KAUNAWAAN 


SA KASULATAN 


o 
N 
N 
UT- 
NN 
EN 


Mga Larawan sa Unahan 


Makabagong larawan ng Jerusalem, nakatanaw tungo sa silangan 
Nilagyan ng numero ang mga lugar sa unang-siglong lunsod 


O ON A 1h UN R 


m kh a d 
WN PR O 


Temple Mount 

Isang kinikilalang lokasyon ng hardin ng Getsemani 
Bundok ng mga Olibo 

Betfage 

Ilang ng Judea 

Betania 

Libis ng Kidron 

Tipunang-tubig ng Siloam (unang siglo C.E.) 
Libis ng Hinom 

Lokasyon ng palasyo ni Herodes 
Kinikilalang lokasyon ng Golgota 

Lokasyon ng Tore (Tanggulan) ng Antonia 
Tipunang-tubig ng Betzata 


it-2-TG 


it-2-TG 


Mga Larawan sa Likod 


Kaliwang pahina 


Itaas: Mga guho ng sinaunang Corinto, 
at sa likuran ay ang Acrocorinth 


Gitna: Barya ni Tito na nagpapaalaala sa 
pagkabihag ng Jerusalem noong 70 C.E. 


Ibaba: Dulaan sa Efeso: nasa harap ang agora, 
kung saan malamang na nagbebenta ng mga 
imahen ni Artemis. Ipinakikita sa isiningit na 
larawan ang isang imahen ng diyosang si 
Artemis, na sinasamba ng mga taga-Efeso 


Kanang pahina 


Ang apostol na si Pablo samantalang 
nangangaral sa Areopago sa Atenas 


DEISEIL BIB 


Ga Aas Baa a 


aa: PS 


KAUNAWAAN 


SA KASULATAN 


Tomo 2: Kasakdalan - Zuzim, Mga 
at Indise 


Hindi ipinagbibili ang publikasyong ito. Inilaan ito bilang bahagi ng 
pambuong-daigdig na pagtuturo sa Bibliya na sinusuportahan ng 
kusang-loob na mga donasyon. 


Para sa donasyon, magpunta sa donate.jw.org. 


Malibang iba ang ipinapakita, ang mga teksto sa Bibliya ay mula sa 
makabagong-wikang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. 
Kaunawaan sa Kasulatan 

Insight on the Scriptures 

Inimprenta Nobyembre 2022 

Tagalog (it-2-TG) 

@ 2011, 2022 

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA 
Mga Tagapaglathala 

Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 

Wallkill, New York, U.S.A. 


Made in Japan 


KASAKDALAN. Ang mga terminong Hebreo 
na nagpapahayag ng ideya ng kasakdalan ay hina- 
law sa mga pandiwang gaya ng kalal’ (pasakdalin 
[ihambing ang Eze 27:4]), shalam' (matapos [iham- 
bing ang Isa 60:20]), at tamam’ (matapos, suma- 
pit sa kasukdulan [ihambing ang Aw 102:27: Isa 
18:5]). Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ginaga- 
mit din ang mga salitang teleitos (pang-uri), te-lei- 
o'tes (pangngalan), at te-lei-o'0o (pandiwa) sa katulad 
na paraan, anupat nagtatawid ng mga ideyang gaya 
ng dalhin sa kalubusan, kaganapan, o kahustuhan 
(Luc 8:14: 2Co 12:9, San 1:4), pagiging husto ang 
gulang, adulto, o may-gulang (1Co 14:20, Heb 5:14), 
nakaabot sa angkop o itinakdang layunin, o tungu- 
hin (Ju 19:28, Fil 3:12). 

Kahalagahan ng Tamang Pangmalas. Upang 
maunawaan nang tama ang Bibliya, dapat iwasan 
ang karaniwang palagay na ang lahat ng bagay na 
tinatawag na “sakdal” ay sakdal sa ganap na diwa, 
samakatuwid nga, sa isang antas na walang hang- 
ganan o limitasyon. Ang tanging nagtataglay ng ka- 
sakdalan sa ganitong ganap na diwa ay ang Mayla- 
lang, ang Diyos na Jehova. Dahil dito, masasabi ni 
Jesus tungkol sa kaniyang Ama: “Walang sinumang 
mabuti, maliban sa isa, ang Diyos.” (Mar 10:18) Si 
Jehova ay walang-katulad sa kaniyang kahusayan, 
karapat-dapat sa lahat ng papuri, namumukod-tangi 
sa kaniyang mahuhusay na katangian at kapangya- 
rihan, anupat “ang kaniyang pangalan lamang ang 
di-maabot sa kataasan.” (Aw 148:1-13, Job 36:3, 
4, 26: 37:16, 23, 24: Aw 145:2-10, 21) Dinakila ni 
Moises ang kasakdalan ng Diyos sa pagsasabing: 
“Sapagkat ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova. 
Tukol ninyo ang kadakilaan sa ating Diyos! Ang Bato, 
sakdal ang kaniyang gawa, sapagkat ang lahat ng 
kaniyang mga daan ay katarungan. Isang Diyos ng 
katapatan, na sa kaniya ay walang masusumpu- 
ngang kawalang-katarungan, matuwid at matapat 
siya.” (Deu 32:3, 4) Ang lahat ng daan, salita, at ka- 
utusan ng Diyos ay sakdal, dalisay, walang kapinta- 
san o depekto. (Aw 18:30, 19:7: San 1:17, 25) Kai- 
lanman ay walang makatuwirang dahilan upang 
tutulan, punahin, o pintasan Siya o ang kaniyang 
gawain, kundi sa halip ay papuri ang laging nauukol 
sa Kaniya.---Job 36:22-24. 

May pasubali ang ibang kasakdalan. Kung 
gayon, ang kasakdalan ng sinupamang persona o ng 
alinpamang bagay ay may pasubali, relatibo o hin- 
di ganap. (Ihambing ang Aw 119:96.) Samakatuwid 
nga, ang isang bagay ay “sakdal” ayon o may kaug- 
nayan sa layunin na itinakda rito ng disenyador 
o maygawa nito, o sa paggagamitan dito ng tu- 
manggap o gumagamit nito. Batay sa mismong ka- 
hulugan ng kasakdalan, kailangan na may isa na 
magpapasiya kung naabot na ang “pagkakumpleto,” 


5 


kung ano ang mga pamantayan ng kahusayan, 
anong mga kahilingan ang kailangang matugunan, 
at anong mga detalye ang mahalaga. Ang Diyos na 
Maylalang ang ultimong Tagapagpasiya kung ano 
ang sakdal, ang Tagapagtakda ng Pamantayan, ka- 
ayon ng sarili niyang matuwid na mga layunin 
at mga kapakanan.--Ro 12:2, tingnan ang JEHOVA 
(Isang Diyos ng moral na mga pamantayan). 

Bilang halimbawa, ang planetang Lupa ay isa sa 
mga lalang ng Diyos, at sa pagtatapos ng anim na 
“araw' ng paglalang ng mga bagay sa lupa, ipinaha- 
yag ng Diyos ang mga resulta bilang “napakabuti.” 
(Gen 1:31) Nakaabot iyon sa kaniyang napakatataas 
na pamantayan ng kahusayan, samakatuwid, iyon 
ay sakdal. Gayunman, pagkatapos nito ay inatasan 
niya ang tao na “supilin iyon” na nangangahulugang 
lilinangin nila ang lupa at gagawin nilang isang har- 
din ng Diyos ang buong planeta, hindi lamang ang 
Eden.---Gen 1:28, 2:8. 

Ang tolda, o tabernakulo, na itinayo sa ilang sa 
utos ng Diyos at ayon sa mga detalyeng ibinigay 
niya ay nagsilbing isang sagisag o makahulang mo- 
delo ng isang “mas dakila at lalong sakdal na tolda,” 
na ang Kabanal-banalan niyaon ay ang makalangit 
na tahanan ni Jehova kung saan pumasok si Kristo 
Jesus bilang Mataas na Saserdote. (Heb 9:11-14, 23, 
24) Sakdal ang makalupang tolda na iyon sa diwa na 
natugunan nito ang mga kahilingan ng Diyos, anu- 
pat tinupad ang itinalagang layunin nito. Suba- 
lit nang maisakatuparan na ang layunin ng Diyos 
hinggil dito, hindi na ito ginamit at hindi na ito umi- 
ral. Ito'y sapagkat lubhang nakatataas ang kasakda- 
lang isinasagisag nito. 

Ang lunsod ng Jerusalem at ang Sion na burol 
nito ay tinatawag noon bilang “ang kasakdalan ng 
kariktan.” (Pan 2:15, Aw 50:2) Hindi ito nanganga- 
hulugan na ang bawat kaliit-liitang aspekto ng pisi- 
kal na anyo ng lunsod ay lubhang kaakit-akit. Sa 
halip, ang kasakdalan nito ay may kinalaman sa 
paggamit dito ng Diyos, yamang ang kagandahan 
ng lunsod ay resulta ng karilagang ibinigay niya 
roon, anupat ginawa itong kabisera ng mga haring 
pinahiran niya at dako ng kaniyang templo. (Eze 
16:14) Ang mayamang lunsod ng komersiyo ng Tiro 
ay inilalarawan naman bilang isang barko na ang 
mga tagapagtayo, yaong mga nagtataguyod sa ma- 
teryal na kapakanan ng lunsod, ay 'nagpasakdal 
sa kariktan nito, anupat pinuno nila ito ng mga 
produktong luho mula sa maraming lupain.---Eze 
27:3-25. 

Kaya naman, sa bawat kaso, kailangang isaalang- 
alang ang konteksto upang matiyak kung sa anong 
diwa o kaugnayan tinutukoy ang kasakdalan. 

Kasakdalan ng Kautusang Mosaiko. Kabilang 
sa mga probisyon ng Kautusang ibinigay sa Israel sa 


KASAKDALAN 


pamamagitan ni Moises ang pagtatatag ng isang 
pagkasaserdote at ang paghahandog ng iba't ibang 
haing hayop. Bagaman nagmula ito sa Diyos, at sa 
gayo'y sakdal, hindi napasakdal ng Kautusan, ng 
pagkasaserdote nito, ni ng mga hain, yaong mga 
nasa ilalim ng Kautusan, gaya ng ipinakikita ng ki- 
nasihang apostol. (Heb 7:11, 19: 10:1) Sa halip na 
magdulot ng kalayaan mula sa kasalanan at kama- 
tayan, lalo nitong ginawang hayag ang kasalanan. 
(Ro 3:20, 7:7-13) Gayunpaman, tinupad ng lahat ng 
mga paglalaang ito mula sa Diyos ang layuning 
itinalaga niya para sa mga ito, ang Kautusan ay 
nagsilbing isang “tagapagturo” upang akayin ang 
mga tao tungo kay Kristo, anupat naging isang 
sakdal na “anino ng mabubuting bagay na dara- 
ting.” (Gal 3:19-25: Heb 10:1) Ang Judiong mata- 
as na saserdote ang siyang inatasan ng Kautusan 
upang mangasiwa sa mga kaayusan sa paghahain 
at siyang pumapasok sa Kabanal-banalan sa Araw 
ng Pagbabayad-Sala taglay ang haing dugo. Kaya 
naman, nang banggitin ni Pablo ang tungkol sa “ka- 
walang-kakayahan sa Kautusan, palibhasa'y mahi- 
na ito dahil sa laman” (Ro 8:3), maliwanag na ang 
tinutukoy niya ay ang kawalang-kakayahan ng ma- 
kalamang Judiong mataas na saserdote na “iligtas 
nang lubusan” yaong mga pinaglilingkuran niya, 
gaya ng ipinaliliwanag ng Hebreo 7:11, 18-28. Baga- 
man napanatili ng bayan ang isang tamang katayu- 
an sa harap ng Diyos dahil sa paghahandog ng mga 
hain sa pamamagitan ng Aaronikong pagkasaserdo- 
te, hindi nito lubusan o ganap na inalis sa kanila ang 
kamalayan sa pagiging makasalanan. Tinukoy ito 
ng apostol na si Pablo sa pagsasabing hindi “kayang 
pasakdalin [ng mga haing pambayad-sala] yaong 
mga lumalapit,” samakatuwid nga, kung tungkol sa 
kanilang budhi. (Heb 10:1-4, ihambing ang Heb 
9:9.) Hindi kayang ilaan ng mataas na saserdote 
ang pantubos na halagang kailangan para sa isang 
tunay na katubusan mula sa kasalanan. Tanging 
ang namamalaging makasaserdoteng paglilingkod 
at mabisang hain ni Kristo ang makagagawa nito. 
--Heb 9:14: 10:12-22. 

Ang Kautusan ay “banal,” “mabuti,” “mainam” (Ro 
7:12, 16), at sinumang lubusang makapamumuhay 
ayon sa sakdal na Kautusang ito ay makapagpapa- 
tunay na siya'y isang taong sakdal, karapat-dapat sa 
buhay. (Lev 18:5: Ro 10:5, Gal 3:12) Sa dahilan 
ngang ito, ang Kautusan ay nagdulot ng kahatulan, 
sa halip na buhay, hindi dahil sa masama ang Kau- 
tusan kundi dahil sa di-sakdal at makasalanan ya- 
ong mga nasa ilalim nito. (Ro 7:13-16, Gal 3:10-12, 
19-22) Lalong inihayag ng sakdal na Kautusan ang 
kanilang di-kasakdalan at pagkamakasalanan. (Ro 3: 
19, 20; Gal 3:19, 22) Sa bagay na ito, ipinakilala rin 
ng Kautusan si Jesus bilang Mesiyas, sapagkat siya 


6 


lamang ang nakapag-ingat ng Kautusan sa lahat ng 
paraan, anupat pinatunayan ang kaniyang sarili bi- 
lang isang taong sakdal.--Ju 8:46; 2Co 5:21, Heb 
7:26. 

Ang Kasakdalan ng Bibliya. Ang Sagradong 
Kasulatan ay isang sakdal na mensahe mula sa 
Diyos, dalisay at totoo. (Aw 12:6, 119:140, 160, Kaw 
30:5, Ju 17:17) Bagaman maliwanag na nagkaroon 
ng ilang pagkakaiba mula sa orihinal na mga sulat 
dahil sa libu-libong taon ng pagkopya, walang alin- 
langan na ang mga pagkakaibang ito ay lubhang 
maliliit, anupat kahit hindi lubusang walang-kapin- 
tasan ang ating mga kopya at mga salin sa kasa- 
lukuyan, walang-kapintasan naman ang mensahe 
mula sa Diyos na itinatawid ng mga ito. 

Maaaring masumpungan ng mga indibiduwal na 
mas mahirap basahin ang Bibliya kaysa sa ibang ak- 
lat, anupat nangangailangan ng higit na pagsisikap 
at konsentrasyon, at baka matuklasan nila na mara- 
mi silang hindi naiintindihan. Posibleng igiit ng 
ilang taong mapamuna na upang maging sakdal 
ang Bibliya, dapat ay hindi ito kakikitaan ng mga 
tila pagkakaiba o di-pagkakasuwato, ayon sa paman- 
tayan nila. Gayunman, ang mga bagay na ito ay 
hindi nakababawas sa kasakdalan ng Sagradong Ka- 
sulatan. Ang tunay na panukat ng kasakdalan nito 
ay ang pag-abot nito sa mga pamantayan ng kahu- 
sayan na itinakda ng Diyos na Jehova, ang pagtu- 
pad nito sa layuning itinalaga niya, bilang tunay na 
Awtor, para rito, at gayundin ang pagiging malaya 
nito sa kabulaanan, bilang ipinahayag na Salita ng 
Diyos ng katotohanan. Idiniin ng apostol na si Pablo 
ang kasakdalan ng “banal na mga kasulatan” sa pag- 
sasabing: “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng 
Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsa- 
way, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay, sa pagdi- 
disiplina sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay 
maging lubos na may kakayahan, lubusang nasang- 
kapan ukol sa bawat mabuting gawa.” (2Ti 3:15-17) 
Ang nagawa ng Hebreong Kasulatan para sa ban- 
sang Israel noong sinunod nila ang mga iyon, ang 
nagawa ng nakumpletong Kasulatan para sa kon- 
gregasyong Kristiyano noong unang siglo, at ang 
magagawa ng Bibliya para sa mga tao sa kasaluku- 
yan, ay nakakukumbinsing patotoo na taglay nito 
ang mga katangian bilang isang mahusay na ins- 
trumento ng Diyos upang maisakatuparan ang ka- 
niyang layunin.--Ihambing ang 1Co 1:18. 

Ang pinakadiwa ng buong Kasulatan, at ng mga 
turo ng Anak ng Diyos, ay nagpapakita na pangu- 
nahing nakasalalay sa puso ng indibiduwal ang pag- 
tatamo ng unawa sa mga layunin ng Diyos, ang 
paggawa ng kaniyang kalooban, at ang pagkakamit 
ng kaligtasan tungo sa buhay. (1Sa 16:7: 1Cr 28:9, 
Kaw 4:23: 21:2, Mat 15:8, Luc 8:5-15: Ro 10:10) 


7 


Natatangi ang Bibliya sa kakayahan nitong “umuna- 
wa ng mga kaisipan at mga intensiyon ng puso,” 
anupat isinisiwalat kung ano talaga ang taong iyon. 
(Heb 4:12, 13) Mula sa Kasulatan, malinaw na ang 
kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi niya ginawang 
isang bagay na matatamo nang walang kahirap- 
hirap. (Ihambing ang Kaw 2:1-14: 8:32-36, Isa 55:6- 
11, Mat 7:7, 8.) Maliwanag din na pinangyari ng 
Diyos na ang kaniyang mga layunin ay maisiwalat 
sa mga mapagpakumbaba at maitago sa mga pala- 
lo, sapagkat “ang paggawa nang gayon ay siyang 
naging paraan na sinang-ayunan niya.” (Mat 11:25- 
27: 13:10-15, 1Co 2:6-16, San 4:6) Kaya naman, ba- 
gaman ang mga indibiduwal na may mga pusong 
hindi tumutugon sa mensahe ng Bibliya ay nakasu- 
sumpong ng mga bagay sa Kasulatan na sa kani- 
lang opinyon ay nagbibigay-matuwid sa kanilang 
pagtanggi sa mensahe, pagsaway, at disiplina nito, 
hindi ito nagpapakita na may anumang di-kasak- 
dalan ang Bibliya. Sa halip, inilalarawan nito ang 
maka-Kasulatang mga puntong katatalakay lamang 
at sa gayo'y ipinakikita ang kasakdalan ng Bibliya sa 
pangmalas ng Awtor nito, na ang pangmalas ang 
siyang tanging pinakamahalaga. (Isa 29:13, 14; Ju 
9:39, Gaw 28:23-27, Ro 1:28) Pinatutunayan ng 
paglipas ng panahon at ng pagsubok na ang mga 
bagay na may kaugnayan sa Salita at daan ng 
Diyos, na itinuturing ng marurunong sa sanlibutan 
bilang “mangmang” o “mahina,” ay may nakahihi- 
git na karunungan at lakas kung ihahambing sa 
mga teoriya, pilosopiya, at mga pangangatuwiran 
ng mga taong naninirang-puri rito.--1Co 1:22-25, 
1Pe 1:24, 25. 

Ang isang mahalagang kahilingan upang mauna- 
waan at mapahalagahan ang sakdal na Salita ng 
Diyos ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. 
Baka nadarama ng isang indibiduwal na may mga 
detalye at paliwanag na dapat sana ay nasa Bibliya, 
upang isiwalat ng mga ito kung bakit sa ilang espe- 
sipikong kaso ay sumang-ayon o di-sumang-ayon 
ang Diyos, o kung bakit niya ginawa ang isang par- 
tikular na pagkilos, at posible rin na madama ng in- 
dibiduwal na ang ibang mga detalyeng nasa Bibliya 
ay hindi naman kailangan. Subalit dapat niyang 
matanto na kung ang Bibliya ay isusunod sa mga 
pamantayan o panuntunan ng tao, gaya ng sarili ni- 
yang pamantayan, hindi na ito maituturing na sak- 
dal ayon sa pangmalas ng Diyos. Upang ilantad ang 
kabulaanan ng gayong saloobin, sinabi ni Jehova na 
ang kaniyang mga kaisipan at mga lakad ay naka- 
hihigit kaysa roon sa mga tao, at tiniyak niya na ang 
kaniyang salita ay “magtatagumpay” sa pagtupad 
ng kaniyang layunin. (Isa 55:8-11, Aw 119:89) At 
iyan ang ibig sabihin ng kasakdalan, gaya ng ipina- 
kikita ng mga katuturang ibinigay sa pasimula ng 
artikulong ito. 


KASAKDALAN 


Kasakdalan at Malayang Kalooban. Ang na- 
banggit na impormasyon ay tumutulong sa atin na 
maunawaan kung paano nagawang maging masu- 
wayin ng sakdal na mga nilalang ng Diyos. Ang 
pagsasabing hindi ito kasuwato ng kasakdalan ay 
pagwawalang-bahala sa kahulugan ng terminong 
ito, anupat inihahalili ang personal na ideya na sa- 
lungat sa katotohanan. Ang matatalinong nilalang 
ng Diyos ay pinagkalooban ng kakayahan at kalaya- 
ang magpasiya, ang pribilehiyo at pananagutang 
gumawa ng personal na desisyon hinggil sa landa- 
sing tatahakin nila. (Deu 30:19, 20, Jos 24:15) Mali- 
wanag na ganito ang kalagayan ng unang mag- 
asawa, sa gayo'y maaaring subukin ang kanilang 
debosyon sa Diyos. (Gen 2:15-17: 3:2, 3) Bilang ka- 
nilang Maylikha, alam ni Jehova kung ano ang ibig 
niya mula sa kanila, at mula sa Kasulatan, maliwa- 
nag na ang ibig niya ay hindi pagsunod na aw- 
tomatiko at halos mekanikal, kundi pagsamba at 
paglilingkod na nagmumula sa mga puso't isip na 
inuudyukan ng tunay na pag-ibig. (Ihambing ang 
Deu 30:15, 16, 1Cr 28:9, 29:17: Ju 4:23, 24.) Kung 
walang kakayahang pumili si Adan at ang kaniyang 
asawa sa bagay na ito, hindi sana sila nakaabot sa 
mga kahilingan ng Diyos at hindi sana sila naging 
ganap at sakdal ayon sa kaniyang mga pamantayan. 

Dapat tandaan na ang kasakdalan, kung mga tao 
ang pinag-uusapan, ay isang kasakdalang may pa- 
subali, anupat nalilimitahan ng pagiging tao ng isa. 
Bagaman si Adan ay nilalang na sakdal, hindi siya 
maaaring lumampas sa mga hangganang itinakda 
sa kaniya ng kaniyang Maylalang, hindi siya maaa- 
ring kumain ng lupa, graba, o kahoy nang hindi du- 
maranas ng masasamang epekto, kung tubig ang 
lalanghapin niya sa halip na hangin, malulunod 
siya. Sa katulad na paraan, kung pakakainin niya 
ang kaniyang isip at puso ng maling mga kaisipan, 
aakay ito sa pag-iisip ng maling mga pagnanasa at 
sa dakong huli ay magdudulot ito ng kasalanan at 
kamatayan.---San 1:14, 15; ihambing ang Gen 1:29; 
Mat 4:4. 

Maliwanag na mahahalagang salik ang personal 
na kalooban at pagpili ng isang nilalang. Kung igigi- 
it natin na ang isang taong sakdal ay hindi maaa- 
ring tumahak sa maling landasin kapag may usa- 
ping moral na kasangkot, hindi ba dapat din nating 
ikatuwiran na ang isang di-sakdal na nilalang ay 
hindi maaaring tumahak sa tamang landasin kapag 
may gayong usaping moral na kasangkot? Ngunit 
may mga di-sakdal na nilalang na pumipili ng ta- 
mang landasin sa mga usaping moral na nagsa- 
sangkot ng pagkamasunurin sa Diyos, anupat pini- 
pili pa nga nilang dumanas ng pag-uusig sa halip na 
lumihis sa gayong landasin, samantala, ang iba 
ay nagpapakasasa sa paggawa niyaong nalalaman 
nilang mali. Kung gayon, hindi lahat ng maling 


KASAKDALAN 


pagkilos ay dahil sa di-kasakdalan ng tao. Mahaha- 
lagang salik ang kalooban at pagpili ng isang indibi- 
duwal. Sa gayunding paraan, hindi ang kasakdalan 
bilang tao ang tanging garantiya na kikilos nang 
tama ang unang tao, kundi sa halip ay ang pagga- 
mit niya ng kaniyang malayang kalooban at pagpi- 
li na inudyukan ng pag-ibig para sa kaniyang Diyos 
at sa kung ano ang tama.---Kaw 4:23. 

Ang unang makasalanan at ang hari ng Tiro. 
Sabihin pa, bago magkasala at maging di-sakdal 
ang tao, mayroon nang nagkasala at naging di- 
sakdal sa dako ng mga espiritu, gaya ng isinisiwa- 
lat ng mga salita ni Jesus sa Juan 8:44 at ng ulat sa 
kabanata 3 ng Genesis. Ang panambitang nakaulat 
sa Ezekiel 28:12-19, bagaman patungkol sa taong 
“hari ng Tiro,” ay maliwanag na may pagkakatulad 
sa landasing tinahak ng espiritung anak ng Diyos 
na unang nagkasala. Ang pagmamapuri ng “hari ng 
Tiro,” ang paggawa niyang ‘diyos’ sa kaniyang sari- 
li, ang pagtawag sa kaniya bilang isang “kerubin,” at 
ang pagbanggit sa “Eden, na hardin ng Diyos,” ay 
tiyak na katugma ng impormasyon sa Bibliya tung- 
kol kay Satanas na Diyablo, na nagmalaki, iniuug- 
nay sa serpiyente sa Eden, at tinatawag na “diyos ng 
sistemang ito ng mga bagay.”--1Ti 3:6, Gen 3:1-5, 
14, 15, Apo 12:9, 2Co 4:4. 

Ang di-ipinakilalang hari ng Tiro, na tumatahan 
sa lunsod na nag-aangking “sakdal sa kariktan,” ay 
“puspos ng karunungan at sakdal [pang-uring nau- 
ugnay sa Heb. na kaal] sa kagandahan,” at “wa- 
lang pagkukulang [sa Heb., tamim'|]" sa kaniyang 
mga lakad mula nang siya'y lalangin hanggang 
sa ang kalikuan ay masumpungan sa kaniya. (Eze 
27:3, 28:12, 15) Maaaring ang panambitan sa Eze- 
kiel ay nagkaroon ng una o tuwirang pagkakapit sa 
linya ng mga tagapamahala ng Tiro sa halip na sa 
isang espesipikong hari. (Ihambing ang hulang ipi- 
natungkol laban sa di-ipinakilalang “hari ng Babilo- 
nya” sa Isa 14:4-20.) Kung magkagayon, maaaring 
ang tinutukoy ay ang naunang landasin ng pagka- 
kaibigan at pakikipagtulungan ng mga tagapama- 
hala ng Tiro noong panahon ng mga paghahari nina 
David at Solomon, nang mag-abuloy pa nga ang 
Tiro para sa pagtatayo ng templo ni Jehova sa Bun- 
dok Moria. Kung gayon, sa pasimula ay walang ma- 
susumpungang pagkukulang sa saloobin ng mga 
opisyal ng Tiro may kinalaman sa Israel na bayan ni 
Jehova. (1Ha 5:1-18, 9:10, 11, 14: 2Cr 2:3-16) Ga- 
yunman, ang sumunod na mga hari ay lumihis sa 
'walang-pagkukulang' na landasing ito, at ang Tiro 
ay hinatulan ng mga propeta ng Diyos na sina 
Joel at Amos, gayundin si Ezekiel. (Joe 3:4-8, Am 
1:9, 10) Bukod sa maliwanag na pagkakatulad ng 
landasin ng “hari ng Tiro” at niyaong sa panguna- 
hing Kalaban ng Diyos, inilalarawan din ng hulang 


8 


ito kung paano maaaring gamitin sa limitadong 
mga diwa ang “kasakdalan” at “kawalang-pagkuku- 
lang.” 


Paano matatawag na “walang 
pagkukulang” ang di-sakdal na 
mga lingkod ng Diyos? 


Pinatunayan ng matuwid na si Noe na siya'y “wa- 
lang pagkukulang sa gitna ng kaniyang mga kapa- 
nahon.” (Gen 6:9) Si Job naman ay “walang kapinta- 
san at matuwid.” (Job 1:8) Mayroon ding katulad 
na mga pananalitang ginamit hinggil sa iba pang 
mga lingkod ng Diyos. Yamang lahat ay mga inapo 
ng makasalanang si Adan at samakatuwid ay mga 
makasalanan, maliwanag na ang mga lalaking iyon 
ay “walang pagkukulang” at “walang kapintasan" sa 
diwa na nakaaabot sila nang lubusan sa mga kahili- 
ngan ng Diyos para sa kanila, mga kahilingang 
nagsaalang-alang sa kanilang di-kasakdalan at ka- 
walang-kakayahan. (Ihambing ang Mik 6:8.) Kung 
paanong ang isang magpapalayok ay hindi aasa ng 
parehong kalidad kapag humuhubog siya ng isang 
plorera mula sa karaniwang luwad kaysa kung hu- 
muhubog siya ng plorerang yari sa espesyal at ma- 
inam na luwad, isinasaalang-alang din ng mga ka- 
hilingan ni Jehova ang kahinaan ng di-sakdal na 
mga tao. (Aw 103: 10-14: Isa 64:8) Bagaman nakaga- 
gawa sila ng mga pagkakamali dahil sa di-kasakda- 
lan ng kanilang laman, ang mga taong tapat na iyon 
ay nagpakita ng “pusong sakdal [sa Heb., shalem']" 
kay Jehova. (1Ha 11:4, 15:14, 2Ha 20:3: 2Cr 16:9) Sa 
gayon, hanggang sa abot ng kanilang makakaya, 
ang kanilang debosyon ay kumpleto, ganap, anupat 
nakatutugon sa mga kahilingan ng Diyos para sa 
kanila. Yamang ang Diyos na siyang Hukom ay na- 
lugod sa kanilang pagsamba, walang katuwiran ang 
sinumang tao o espiritung nilalang na hanapan ng 
pagkakamali ang kanilang paglilingkod sa Kaniya. 
--Ihambing ang Luc 1:6, Heb 11:4-16: Ro 14:4: ting- 
nan ang JEHOVA (Kung bakit maaari siyang makitu- 
ngo sa di-sakdal na mga tao). 

Kinikilala ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ang likas na di-kasakdalan ng sangkatauhang nag- 
mula kay Adan. Ipinakikita ng Santiago 3:2 na ang 
isang tao ay magiging “taong sakdal, na may kaka- 
yahang rendahan . . . ang kaniyang buong kata- 
wan,” kung kaya niyang rendahan ang kaniyang 
dila at hindi matisod sa salita, ngunit kung tungkol 
dito, “tayong lahat ay natitisod nang maraming 
ulit.” (Ihambing ang San 3:8.) Gayunpaman, ipina- 
kikita ng Kasulatan na may relatibong mga kasak- 
dalan na maaaring makamit ng mga taong makasa- 
lanan. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod: 
“Kaya nga dapat kayong magpakasakdal, kung paa- 


9 


nong ang inyong makalangit na Ama ay sakdal.” 
(Mat 5:48) Dito, ang tinutukoy niya ay hinggil sa 
pag-ibig at pagkabukas-palad. Ipinakita niya na ang 
basta ‘pag-ibig sa mga umiibig sa iyo" ay isang pag- 
ibig na di-kumpleto at may depekto. Kaya naman 
dapat pasakdalin, o lubusin, ng kaniyang mga taga- 
sunod ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng 
pag-ibig din sa kanilang mga kaaway, anupat tinu- 
tularan ang halimbawa ng Diyos. (Mat 5:43-47) Sa 
katulad na paraan, ang kabataang lalaki na nagta- 
nong kay Jesus kung paano magtatamo ng buhay 
na walang hanggan ay sinabihan na ang kaniyang 
pagsamba, bagaman may kalakip nang pagkamasu- 
nurin sa mga utos ng Kautusan, ay kulang pa rin ng 
ilang mahahalagang salik. Kung “ibig niyang ma- 
ging sakdal, ang kaniyang pagsamba ay dapat ni- 
yang lubusin (ihambing ang Luc 8:14: Isa 18:5) sa 
pamamagitan ng pagtupad sa mga aspektong ito. 
--Mat 19:21: ihambing ang Ro 12:2. 

Ipinakikita ng apostol na si Juan na ang pag-ibig 
ng Diyos ay pinasasakdal sa mga Kristiyanong na- 
nanatiling kaisa Niya, na tumutupad sa salita ng ka- 
niyang Anak at nag-iibigan sa isa't isa. (1Ju 2:5; 
4:11-18) Ang gayong sakdal na pag-ibig ay nagwa- 
waksi ng takot, anupat nagkakaloob ng “kalayaan sa 
pagsasalita.” Dito, ipinakikita ng konteksto na ang ti- 
nutukoy ni Juan ay ang “kalayaan sa pagsasalita sa 
Diyos,” gaya sa panalangin. (1Ju 3:19-22, ihambing 
ang Heb 4:16; 10:19-22.) Ang isa na nakararanas ng 
lubusang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ay ma- 
kalalapit sa kaniyang makalangit na Ama nang may 
pagtitiwala, anupat sa kaniyang puso ay hindi naka- 
daramang hinatulan siya na parang isang mapagpa- 
imbabaw o di-sinang-ayunan. Alam niya na tinutu- 
pad niya ang mga utos ng Diyos at na ginagawa 
niya ang nakalulugod sa kaniyang Ama, at sa ga- 
yo'y malaya siyang gumawa ng mga kapahayagan 
at pakiusap kay Jehova. Hindi siya nakadarama na 
para siyang hinihigpitan ng Diyos sa kung ano ang 
pribilehiyo niyang sabihin o hilingin. (Ihambing ang 
Bil 12:10-15: Job 40:1-5: Pan 3:40-44: 1Pe 3:7.) Hin- 
di siya pinipigilan ng malagim na pagkatakot, sa 
“araw ng paghuhukom,” wala siyang nalalamang 
“tim na marka” laban sa kaniya ni mayroon man 
siyang mga bagay na ibig itago. (Ihambing ang Heb 
10:27, 31.) Kung paanong ang isang bata ay hindi 
natatakot humingi ng anuman mula sa kaniyang 
maibiging mga magulang, gayundin naman, ang 
Kristiyanong may pag-ibig na ganap na nalinang ay 
nakatitiyak na “anumang bagay ang hingin natin 
ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan 
niya. Karagdagan pa, kung alam nating pinakiking- 
gan niya tayo may kinalaman sa anumang ating hi- 
nihingi, alam natin na tatanggapin natin ang mga 
bagay na hiningi yamang hiningi natin sa kaniya 
ang mga iyon.”--1Ju 5:14, 15. 


KASAKDALAN 


Kung gayon, hindi iwinawaksi ng “sakdal na pag- 
ibig” na ito ang lahat ng uri ng takot. Hindi nito ina- 
alis ang mapagpitagang pagkatakot sa Diyos bilang 
kaniyang mga anak, na udyok ng paggalang sa 
kaniyang posisyon, kapangyarihan, at katarungan. 
(Aw 111:9, 10; Heb 11:7) Hindi rin naman nito inaa- 
lis ang normal na pagkatakot na nag-uudyok sa 
isang tao na umiwas sa panganib o protektahan ang 
kaniyang buhay hangga't maaari, ni inaalis nito ang 
takot na dulot ng biglaang pagkadama ng pangam- 
ba.--Ihambing ang 1Sa 21:10-15, 2Co 11:32, 33, Job 
37:1-5, Hab 3:16, 18. 

Karagdagan pa, ang lubos na pagkakaisa ay nata- 
tamo sa pamamagitan ng “sakdal na bigkis" ng pag- 
ibig, anupat pinangyayari na ang mga Kristiyano ay 
"“mapasakdal . . . sa isa.” (Col 3:14; Ju 17:23) Ngunit 
maliwanag na ang kasakdalan ng pagkakaisang ito 
ay mayroon ding pasubali at hindi nangangahulu- 
gang mawawala na ang lahat ng pagkakaiba ng per- 
sonalidad, gaya ng indibiduwal na mga abilidad, 
ugali, at budhi. Gayunman, kapag nakamtan ito, 
ang kalubusan nito ay umaakay sa nagkakaisang 
pagkilos, paniniwala, at turo.---Ro 15:5, 6; 1Co 1:10, 
Efe 4:3: Fil 1:27. 

Ang Kasakdalan ni Kristo Jesus. [Ipinanga- 
nak si Jesus bilang isang sakdal na tao---banal, wa- 
lang kasalanan. (Luc 1:30-35, Heb 7:26) Sabihin pa, 
ang kaniyang pisikal na kasakdalan noon ay hindi 
walang hangganan kundi nalilimitahan ng kani- 
yang pagiging tao. Nakaranas siya ng pagkapagod, 
pagkauhaw, at pagkagutom, at siya'y isang mortal. 
(Mar 4:36-39, Ju 4:6, 7: Mat 4:2, Mar 15:37, 44, 45) 
Layunin ng Diyos na Jehova na gamitin ang kani- 
yang Anak bilang kaniyang Mataas na Saserdote 
alang-alang sa sangkatauhan. Bagaman si Jesus ay 
isang taong sakdal, kinailangan siyang “pasakdalin” 
(sa Gr., te-lei-o'0) para sa posisyong iyon, upang lu- 
busang makatugon sa mga kahilingang itinakda ng 
kaniyang Ama, at makaabot sa itinalagang layunin 
o tunguhin. Ayon sa mga kahilingan, kailangang 
siya'y maging “tulad ng kaniyang 'mga kapatid” sa 
lahat ng bagay,” anupat nagbabata ng pagdurusa, 
natututo ng pagkamasunurin sa ilalim ng pagsubok, 
na gagawin din ng kaniyang “mga kapatid” o mga 
sumusunod sa kaniyang yapak. Sa gayon, magaga- 
wa niyang “makiramay sa ating mga kahinaan, [bi- 
lang] isa na sinubok sa lahat ng bagay tulad natin, 
ngunit walang kasalanan.” (Heb 2:10-18, 4:15, 16, 
5:7-10) Karagdagan pa, pagkatapos ng kaniyang ka- 
matayan bilang isang sakdal na hain at ng kaniyang 
pagkabuhay-muli, kailangan siyang tumanggap ng 
imortal na buhay bilang espiritu sa langit, sa gayo'y 
'pinasasakdal magpakailanman para sa kaniyang 
makasaserdoteng katungkulan. (Heb 7:15-8:4, 9:11- 
14, 24) Sa katulad na paraan, lahat niyaong mga 
maglilingkod kasama ni Kristo bilang mga katulong 


KASAKDALAN 


na saserdote ay “pasasakdalin, samakatuwid nga, 
dadalhin sa makalangit na tunguhing inaabot nila 
at pinagtawagan sa kanila.--Fil 3:8-14: Heb 12:22, 
23; Apo 20:6. 

Ang “Tagapagpasakdal ng ating pananampa- 
lataya.” Si Jesus ay tinatawag na “Punong Ahente 
[Punong Lider] at Tagapagpasakdal ng ating pana- 
nampalataya.” (Heb 12:2) Totoo na bago duma- 
ting si Jesu-Kristo, ang pananampalataya ni Abra- 
ham ay “napasakdal” sa pamamagitan ng kaniyang 
mga gawa ng pananampalataya at pagkamasunu- 
rin, anupat nakamit niya ang pagsang-ayon ng 
Diyos at naging isang partido sa isang pinanumpa- 
ang tipan sa Diyos. (San 2:21-23, Gen 22:15-18) 
Ngunit ang pananampalataya ng lahat ng taong 
may pananampalataya na nabuhay bago ang mi- 
nisteryo ni Jesus sa lupa ay di-kumpleto, o di- 
sakdal, sa diwang hindi nila naunawaan ang mga 
hulang noo'y hindi pa natutupad tungkol sa kaniya 
bilang Binhi at Mesiyas ng Diyos. (1Pe 1:10-12) Sa 
pamamagitan ng kaniyang kapanganakan, minis- 
teryo, kamatayan, at pagkabuhay-muli tungo sa 
makalangit na buhay, ang mga hulang ito ay natu- 
pad, at tumibay ang pundasyon ng pananampa- 
lataya kay Kristo, pundasyong pinunan ng mga 
pangyayari sa kasaysayan. Sa gayon, ang pana- 
nampalataya sa pinasakdal na diwang ito ay “duma- 
ting” sa pamamagitan ni Kristo Jesus (Gal 3:24, 25), 
na napatunayang ang “lider” (AT), “tagapanguna” 
(Mo), o Punong Ahente ng ating pananampalataya. 
Mula sa kaniyang posisyon sa langit, patuloy siyang 
naging Tagapagpasakdal ng pananampalataya ng 
kaniyang mga tagasunod, sa pamamagitan ng pag- 
bubuhos sa kanila ng banal na espiritu noong Pen- 
tecostes at sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga 
pagsisiwalat na unti-unting pumuno at nagpasu- 
long sa kanilang pananampalataya.--Gaw 2:32, 33; 
Heb 2:4: Apo 1:1, 2: 22:16; Ro 10:17. 

“Hindi Mapasakdal Nang Bukod sa Atin.’ 
Matapos niyang repasuhin ang rekord ng mga taong 
tapat noong yugto bago ang panahong Kristiyano 
mula kay Abel patuloy, sinabi ng apostol na wala sa 
mga ito ang “nagkamit ng katuparan ng pangako, 
yamang patiunang nakita ng Diyos ang isang bagay 
na mas mabuti para sa atin, upang hindi sila mapa- 
sakdal nang bukod sa atin.” (Heb 11:39, 40) Maliwa- 
nag na ang “atin” dito ay tumutukoy sa mga pina- 
hirang Kristiyano (Heb 1:2, 2:1-4), “mga kabahagi 
sa makalangit na pagtawag” (Heb 3:1) na para sa 
kanila ay “pinasinayaan [ni Kristo ang] isang bago 
at buhay na daan” tungo sa banal na dako ng ma- 
kalangit na presensiya ng Diyos. (Heb 10:19, 20) Ka- 
bilang sa makalangit na pagtawag na iyon ang pag- 
lilingkod bilang makalangit na mga saserdote ng 
Diyos at ni Kristo sa loob ng Sanlibong Taóng Pag- 


10 


hahari ni Kristo. Binibigyan din sila ng “kapangya- 
rihang humatol.” (Apo 20:4-6) Kung gayon, maka- 
tuwiran nga na ang makalangit na buhay at mga 
pribilehiyong tinatanggap ng mga tinawag ay ang 
“isang bagay na mas mabuti” na patiunang nakita 
ng Diyos para sa mga pinahirang Kristiyano na 
iyon. (Heb 11:40) Gayunman, ang pagsisiwalat sa 
kanila kapag kumilos na sila mula sa langit kasa- 
ma ni Kristo upang puksain ang balakyot na siste- 
ma ang siyang magbubukas ng daan upang mapa- 
laya sa pagkaalipin sa kasiraan yaong mga nasa 
sangnilalang na umaabot sa “maluwalhating kala- 
yaan ng mga anak ng Diyos.” (Ro 8:19-22) Ipinaki- 
kita ng Hebreo 11:35 na ang mga taong tapat bago 
ang panahong Kristiyano ay nag-ingat ng integri- 
dad sa ilalim ng pagdurusa “upang sila ay makapag- 
kamit ng mas mabuting pagkabuhay-muli,” anupat 
maliwanag na mas mabuti iyon kaysa sa “pagkabu- 
hay-muli” ng “mga patay” na binanggit sa pasimu- 
la ng talata, mga taong binuhay-muli ngunit muling 
namatay. (Ihambing ang 1Ha 17:17-23, 2Ha 4:17- 
20, 32-37.) Samakatuwid, para sa mga taong tapat 
na ito bago ang panahong Kristiyano, ang 'pagpapa- 
sakdal’ sa kanila ay tiyak na may kaugnayan sa ka- 
nilang pagkabuhay-muli, o pagpapanumbalik sa bu- 
hay, at pagkatapos niyaon, sa kanilang “paglaya sa 
pagkaalipin sa kasiraan sa pamamagitan ng pagli- 
lingkod ng pagkasaserdote ni Kristo Jesus at ng ka- 
niyang mga katulong na saserdote sa panahon ng 
Milenyong Paghahari. 

Ang Panunumbalik ng Sangkatauhan sa Ka- 
sakdalan sa Lupa. Ayon sa panalanging, “Mang- 
yari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, 
gayundin sa lupa,” nakatakdang maranasan ng pla- 
netang ito ang buong puwersa at epekto ng pagpa- 
patupad ng mga layunin ng Diyos. (Mat 6:10) Pu- 
puksain ang balakyot na sistemang nasa ilalim ng 
kontrol ni Satanas. Lahat ng kapintasan at depekto 
ay aalisin mula sa mga makaliligtas na patuloy na 
sumusunod at nagpapakita ng pananampalataya, 
anupat ang mga nakaligtas ay makaaabot sa mga 
pamantayan ng Diyos sa kahusayan, pagiging kum- 
pleto, at malusog. Batay sa Apocalipsis 5:9, 10, ma- 
liwanag na kabilang dito ang pagpapasakdal ng mga 
kalagayan sa lupa at ng mga taong nilalang. Sinasa- 
bi roon na ang mga taong 'binili para sa Diyos' 
(ihambing ang Apo 14:1, 3) ay magiging “isang ka- 
harian at mga saserdote sa ating Diyos, at mama- 
mahala sila bilang mga hari sa ibabaw ng lupa.” Sa 
ilalim ng tipang Kautusan, tungkulin ng mga saser- 
dote na magsilbing kinatawan ng mga tao sa harap 
ng Diyos sa paghahandog ng mga hain. Inatasan 
din silang magbantay sa pisikal na kalusugan ng 
bansa, anupat nanunungkulan sa paglilinis niyaong 
mga nadungisan, at humahatol kapag may mga gu- 
maling mula sa ketong. (Lev 13-15) Higit pa rito, 


11 


mga saserdote ang may pananagutang tumulong sa 
mental at espirituwal na pagpapatibay at kalusugan 
ng taong-bayan. (Deu 17:8-13, Mal 2:7) Yamang ang 
Kautusan ay may “anino ng mabubuting bagay na 
darating,” maaasahan na ang makalangit na pagka- 
saserdote sa ilalim ni Kristo Jesus na maglilingkod 
sa panahon ng kaniyang Sanlibong Taong Paghaha- 
ri (Apo 20:4-6) ay gaganap ng gayunding gawain. 
--Heb 10:1. 

Ginagarantiyahan ng makahulang larawang nasa 
Apocalipsis 21:1-5 na mararanasan ng tinubos na 
sangkatauhan ang pag-aalis ng mga luha, pagdada- 
lamhati, kirot, at kamatayan. Sa pamamagitan ni 
Adan, ang kasalanan, at ang ibinunga nitong pag- 
durusa at kamatayan, ay pumasok sa lahi ng tao (Ro 
5:12), at tiyak na kabilang ang mga ito sa “mga da- 
ting bagay” na nakatakdang lumipas. Kamatayan 
ang kabayaran ng kasalanan, at bilang “huling kaa- 
way, ang kamatayan ay papawiin” sa pamamagi- 
tan ng pamamahala ng Kaharian ni Kristo. (Ro 
6:23: 1Co 15:25, 26, 56) Para sa masunuring sang- 
katauhan, mangangahulugan ito ng panunumbalik 
sa sakdal na kalagayang tinamasa noon ng tao sa 
Eden. Sa gayon, mararanasan na ng mga tao hindi 
lamang ang kasakdalan sa pananampalataya at pag- 
ibig kundi kasakdalan din sa diwa na mawawala na 
ang kasalanan. Lubusan at walang-pagkukulang na 
silang makatutugon sa matuwid na mga pamanta- 
yan ng Diyos para sa mga tao. Ang hula sa Apoca- 
lipsis 21:1-5 ay may kaugnayan din sa Sanlibong 
Taong Paghahari ni Kristo, yamang ang “Bagong Je- 
rusalem,” na ang 'pagbabang galing sa langit” ay 
iniuugnay sa pag-aalis ng mga kapighatian ng sang- 
katauhan, ay ipinakikita bilang ang “kasintahang 
babae,” o niluwalhating kongregasyon, ni Kristo, sa- 
makatuwid, yaong mga bumubuo sa maharlikang 
pagkasaserdote ng Milenyong Paghahari ni Kristo. 
-- Apo 21:9, 10; Efe 5:25-32: 1Pe 2:9: Apo 20:4-6. 

Magkakaroon ng pasubali ang kasakdalan ng sang- 
katauhan, anupat malilimitahan ng kanilang pagi- 
ging tao. Gayunman, yaong mga nagtatamo nito ay 
magkakaroon ng kakayahang tamasahin ang buhay 
sa lupa sa pinakalubusang antas. “Ang lubos na pag- 
sasaya ay nasa... mukha [ni Jehova],” at ang 'pag- 
totolda ng Diyos sa sangkatauhan' ay nagpapakitang 
ang tinutukoy ay ang masunuring sangkatauhan, 
yaong mga binabalingan ng mukha ni Jehova nang 
may pagsang-ayon. (Aw 16:11, Apo 21:3, ihambing 
ang Aw 15:1-3, 27:4, 5: 61:4: Isa 66:23.) Gayunman, 
ang kasakdalan ay hindi nangangahulugan na ma- 
wawala na ang pagkakasari-sari, gaya ng madalas 
ipalagay ng mga tao. Halimbawa, ang mga hayop, 
na produkto ng “sakdal na gawa” ni Jehova (Gen 
1:20-24, Deu 32:4), ay kakikitaan ng malawak na 
pagkakasari-sari. Gayundin naman, ang kasakdalan 
ng planetang Lupa ay hindi magiging salungat sa 


KASAKIMAN 


pagkakaroon ng pagkakasari-sari, pagbabagu-bago, 
o pagkakaiba-iba, kaya naman magkakaroon pa rin 
ng payak at masalimuot, simple at magarbo, maasim 
at matamis, magaspang at makinis, mga pastulan at 
mga kakahuyan, mga bundok at mga libis. At mag- 
kakaroon pa rin ng nakapagpapasiglang kasariwaan 
ng maagang tagsibol, ng init ng tag-araw at ng bug- 
haw na kalangitan nito, ng kagandahan ng makulay 
na taglagas, at ng dalisay na kagandahan ng kalalag- 
pak na niyebe. (Gen 8:22) Samakatuwid, ang sakdal 
na mga tao ay hindi magtataglay ng iisang persona- 
lidad, talento, at abilidad. Hindi ito ang tunay na ka- 
hulugan ng kasakdalan, gaya ng ipinakikita ng mga 
katuturang ibinigay sa pasimula ng artikulong ito. 


KASAKIMAN. labis-labis na pagnanasa, pa- 
giging gahaman. Ang pandiwang Hebreo na cha- 
madh' at ang pandiwang Griego na e-pi-thy:me o ay 
kapuwa nangangahulugang “magnais.” (Aw 68:16; 
Mat 13:17) Kung minsan, depende sa konteksto, ang 
mga salitang ito ay maaaring magpahiwatig ng ma- 
sama at sakim na pagnanasa. (Exo 20:17; Ro 7:7) 
Ang salitang Griego naman na ple-o-ne-xi'a ay lite- 
ral na nangangahulugang “pagnanais na magkaro- 
on ng higit pa” at ginagamit ito sa Bibliya upang tu- 
mukoy sa “kasakiman” at “kaimbutan. ”---Efe 4:19: 5: 
3, tlb sa Rbi8, Col 3:5. 

Ang kasakiman ay maaaring mahayag sa pag- 
ibig sa salapi, sa paghahangad ng kapangyarihan 
o pakinabang, sa kasibaan sa pagkain at inumin, sa 
pagkagahaman sa sekso o iba pang materyal na 
mga bagay. Binababalaan ng Kasulatan ang mga 
Kristiyano laban sa masamang katangiang ito at 
inuutusan sila nito na iwasan ang pakikipagsama- 
han sa sinumang nag-aangking isang “kapatid” na 
Kristiyano ngunit isang taong sakim. (1Co 5:9-11) 
Ang mga taong sakim ay inuuring kasama ng mga 
mapakiapid, mga mananamba sa idolo, mga ma- 
ngangalunya, mga lalaking iniingatan ukol sa di- 
likas na mga layunin, mga magnanakaw, mga la- 
senggo, mga manlalait, at mga mangingikil, at ang 
totoo, ang mga taong sakim ay karaniwan nang 
nagsasagawa ng ilan sa mga bagay na ito. Kung 
hindi tatalikuran ng isang indibiduwal ang kani- 
yang kasakiman, hindi niya mamanahin ang Kaha- 
rian ng Diyos.---1Co 6:9, 10. 

Nang tinutuligsa ng apostol na si Pablo ang mang- 
mang na usapan at malaswang pagbibiro, ipinag- 
utos niya na ang pakikiapid at karumihan o kasaki- 
man ay “huwag man lamang mabanggit sa gitna 
ninyo.” Maaaring nangangahulugan ito na hindi la- 
mang dapat na huwag masumpungan sa gitna ng 
mga Kristiyano ang gayong mga gawain kundi dapat 
din na huwag man lamang maging paksa ng kani- 
lang usapan ang mga iyon sa layuning bigyang-kasi- 
yahan ang laman.---Efe 5:3, ihambing ang Fil 4:8. 


KASALANAN 


Nahahayag sa mga Pagkilos. Ang kasakiman 
ay nagiging hayag sa isang pagkilos na siyang nag- 
sisiwalat sa mali at labis-labis na pagnanasa ng 
isang indibiduwal. Sinasabi ng manunulat ng Bibli- 
ya na si Santiago na kapag ang maling pagnanasa 
ay naglihi na, nagsisilang ito ng kasalanan. (San 1: 
14, 15) Samakatuwid, ang taong sakim ay mahaha- 
lata sa kaniyang mga pagkilos. Sinasabi ng apostol 
na si Pablo na ang isang taong sakim ay isang ma- 
nanamba sa idolo. (Efe 5:5) Dahil sa kaniyang sakim 
na pagnanasa, ginagawang diyos ng taong iyon ang 
bagay na ninanasa niya, anupat inuuna pa ito kaysa 
sa paglilingkod at pagsamba sa Maylalang.---Ro 1: 
24, 25. 

Inihihiwalay Nito ang Isa Mula sa Diyos. 
Ang mga Kristiyano ay lumabas na mula sa isang 
sanlibutang puno ng lahat ng anyo ng masamang 
paggawi. Ipinakita ni Pablo na ang gayong mga ba- 
gay ay hindi lamang isinasagawa kundi hinahangad 
din nang may kasakiman. Ang mga taong nagsasa- 
gawa ng mga bagay na ito ay “hiwalay mula sa bu- 
hay na nauukol sa Diyos.” Natututuhan ng mga na- 
giging Kristiyano na si Kristo na kanilang Uliran ay 
hindi nagsagawa ng gayong mga bagay, kaya na- 
man dapat silang magbago ng kanilang pag-iisip 
at magbihis ng bagong Kristiyanong personalidad. 
(Efe 4:17-24: Ro 12:2) Kasabay nito, namumuhay 
sila sa gitna ng mga taong sakim sa sanlibutan at 
dapat silang mag-ingat upang manatili silang mali- 
nis bilang mga tagapagbigay-liwanag sa sanlibutan. 
— 1Co 5:9, 10; Fil 2:14, 15. 

Kung ang isang lalaki ay sakim sa di-tapat na pa- 
kinabang, hindi siya kuwalipikado na maging isang 
ministeryal na lingkod sa kongregasyong Kristiya- 
no. (1Ti 3:8) Yamang ang gayong mga lalaki ay 
magsisilbing mga halimbawa sa kongregasyon, ma- 
katuwiran lamang na ang simulaing ito ay kumapit 
din sa lahat ng miyembro ng kongregasyon. (1Pe 5: 
2, 3) Pinatutunayan ito ng pananalita ni Pablo nang 
sabihin niya na ang mga taong sakim ay hindi mag- 
mamana ng Kaharian.---Efe 5:5. 

Kaimbutan. Kapag ang hinahangad ng taong 
sakim ay pag-aari ng iba, iyon ay nagiging kaimbu- 
tan. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, iisang sa- 
litang Griego ang ginagamit para sa “kasakiman” at 
“kaimbutan.” Sinabi ni Jesu-Kristo na ang kaimbu- 
tan ay nagpaparungis sa isang tao (Mar 7:20-23) at 
nagbabala siya laban dito. Ang babalang ito ay si- 
nundan niya ng isang ilustrasyon hinggil sa mapag- 
imbot na taong mayaman, na nang mamatay ay 
hindi na nakinabang sa kaniyang kayamanan ni 
nagkaroon pa man ng kontrol dito, kundi sa halip ay 
naging kaawa-awa sapagkat hindi siya “mayaman 
sa Diyos.” (Luc 12:15-21) Pinapayuhan ang mga 
Kristiyano na yamang ang buhay nila ay “nakata- 
gong kasama ng Kristo,” dapat nilang patayin ang 


12 


mga sangkap ng kanilang katawan may kinalaman 
sa kaimbutan, nakasasakit na pagnanasa, at lahat 
ng karumihan.---Col 3:3, 5. 


KASALANAN. Anumang hindi kasuwato ng 
personalidad, mga pamantayan, mga daan, at kalo- 
oban ng Diyos, at samakatuwid ay salungat sa mga 
ito, anumang nakasisira sa kaugnayan ng isa sa 
Diyos. Maaaring ito ay sa salita (Job 2:10, Aw 39:1), 
sa gawa (paggawa ng mga maling gawa [Lev 20:20, 
2Co 12:21] o di-paggawa niyaong dapat na gawin 
[Bil 9:13, San 4:17]), o nasa isip o saloobin ng puso 
(Kaw 21:4, ihambing din ang Ro 3:9-18: 2Pe 2:12- 
15). Ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos ay 
isang malaking kasalanan, yamang nagpapakita ito 
ng kawalan ng pagtitiwala sa kaniya o sa kaniyang 
kakayahang kumilos. (Heb 3:12, 13, 18, 19) Bibig- 
yang-linaw ito ng pagsusuri sa paraan ng paggamit 
ng mga termino sa orihinal na wika at sa mga ha- 
limbawang kaugnay ng mga ito. 

Ang karaniwang terminong Hebreo na isinasalin 
bilang “kasalanan” ay chat:ta'th? sa Griego naman, 
ang karaniwang salita ay ha-marti'a. Sa dalawang 
wikang ito, ang mga anyong pandiwa nito (sa Heb., 
cha-ta”; sa Gr., ha:martta'no) ay nangangahulugang 
“sumala,” sa diwang sumasala o hindi nakaaabot sa 
isang tunguhin, daan, marka, o bagay na inaasinta. 
Sa Hukom 20:16, ginagamit ang chata”, kasama ang 
isang negatibong salita, upang ilarawan ang mga 
Benjamitang “nagpapahilagpos ng mga bato anupat 
gabuhok man ay hindi sumasala.” Madalas gamitin 
ng mga Griegong manunulat ang ha-martta' no may 
kinalaman sa isang maninibat na sumasala sa kani- 
yang pinupuntirya. Ang mga salitang ito ay kapuwa 
ginagamit upang tumukoy sa pagsala o di-pag-abot 
hindi lamang sa pisikal na mga bagay o mga tungu- 
hin (Job 5:24) kundi gayundin sa moral o intelektu- 
wal na mga tunguhin o mga marka. Sinasabi ng 
Kawikaan 8:35, 36 na ang nakasusumpong ng ma- 
kadiyos na karunungan ay nakasusumpong ng bu- 
hay, ngunit ang 'sumasala [mula sa Heb., chata”] sa 
karunungan ay gumagawa ng karahasan sa kani- 
yang kaluluwa,’ na aakay sa kamatayan. Sa Kasula- 
tan, kapuwa ang mga terminong Hebreo at Griego 
para sa kasalanan ay pangunahing tumutukoy sa 
pagkakasalang nagagawa ng matatalinong nilalang 
ng Diyos, sa kanilang pagsala sa marka may kinala- 
man sa kanilang Maylalang. 

Ang Dako ng Tao sa Layunin ng Diyos. Ang 
tao ay nilalang ayon sa “larawan ng Diyos.” (Gen 1: 
26, 27) Siya, tulad ng lahat ng iba pang bagay na ni- 
lalang, ay umiral at nalalang dahil sa kalooban ng 
Diyos. (Apo 4:11) Ang pag-aatas ng Diyos ng gawa- 
in sa tao ay nagpapakita na dapat siyang magling- 
kod ukol sa layunin ng Diyos para sa lupa. (Gen 
1:28, 2:8, 15) Ayon sa kinasihang apostol, ang tao ay 


13 


nilalang upang maging “larawan at kaluwalhatian 
ng Diyos” (1Co 11:7), samakatuwid ay upang ipaani- 
nag ang mga katangian ng kaniyang Maylalang, 
anupat gagawi siya sa paraang maaaninag sa ka- 
niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Bilang makalu- 
pang anak ng Diyos, ang tao ay dapat na ma- 
ging kawangis o katulad ng kaniyang makalangit na 
Ama. Kung hindi, iyon ay magiging pagsalungat at 
pagdusta sa tulad-magulang na posisyon ng Diyos. 
--Ihambing ang Mal 1:6. 

Ipinakita ito ni Jesus noong himukin niya ang ka- 
niyang mga alagad na magpakita ng kabutihan at 
pag-ibig sa paraang nakahihigit sa ginagawa ng 
“mga makasalanan,” mga taong kilalang namimiha- 
sa sa makasalanang mga gawa. Sinabi niya na ta- 
nging sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa 
ng awa at pag-ibig ng Diyos maaaring ‘patunayan 
[ng kaniyang mga alagad] na sila ay mga anak ng 
kanilang Ama na nasa langit. (Mat 5:43-48, Luc 
6:32-36) Pinag-ugnay ni Pablo ang kaluwalhatian 
ng Diyos at ang pagiging makasalanan ng tao nang 
sabihin niyang “ang lahat ay nagkasala at nagkuku- 
lang sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Ro 3:23, iham- 
bing ang Ro 1:21-23, Os 4:7.) Sa 2 Corinto 3:16-18, 
4:1-6, ipinakita ng apostol na yaong mga bumaba- 
ling mula sa kasalanan tungo kay Jehova “habang 
... may mga mukhang di-natatalukbungan ay nag- 
papaaninag ng kaluwalhatian ni Jehova tulad ng 
mga salamin, [at] binabagong-anyo tungo sa ga- 
yunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang 
sa kaluwalhatian,” dahil ang maluwalhating mabu- 
ting balita tungkol sa Kristo, na siyang larawan ng 
Diyos, ay sumisikat sa kanila. (Ihambing din ang 
1Co 10:31.) Sumipi ang apostol na si Pedro mula sa 
Hebreong Kasulatan nang sabihin niya ang hayag 
na kalooban ng Diyos para sa kaniyang mga lingkod 
sa lupa, na sinasabi: “Ayon sa Isa na Banal na tuma- 
wag sa inyo, kayo rin mismo ay magpakabanal sa 
lahat ng inyong paggawi, sapagkat nasusulat: 'Mag- 
pakabanal kayo, sapagkat ako ay banal." "---IPe 1:15, 
16: Lev 19:2, Deu 18:13. 

Samakatuwid, ang kasalanan ay nakasisira sa pag- 
papaaninag ng tao sa wangis at kaluwalhatian ng 
Diyos. Ginagawa nitong di-banal ang tao, samakatu- 
wid nga, marumi, hindi dalisay, nadungisan sa espi- 
rituwal at moral na diwa.---Ihambing ang Isa 6:5-7: 
Aw 51:1, 2; Eze 37:23, tingnan ang KABANALAN. 

Kung gayon, idiniriin ng lahat ng tekstong ito ang 
orihinal na layunin ng Diyos na ang tao ay dapat 
maging kasuwato ng personalidad ng Diyos, maging 
tulad ng kaniyang Maylalang, kung paanong nais ng 
isang amang tao na umiibig sa kaniyang anak na 
ito'y maging katulad niya sa pangmalas sa buhay, 
mga pamantayan ng paggawi, at mga katangian ng 
puso. (Ihambing ang Kaw 3:11, 12: 23:15, 16, 26; Efe 
5:1: Heb 12:4-6, 9-11.) Dahil dito, kailangang sumu- 


KASALANAN 


nod at magpasakop ang tao sa kalooban ng Diyos, 
iyon man ay nakasaad bilang isang tuwirang utos 
o hindi. Samakatuwid, ang kasalanan ay isang kabi- 
guan sa moral, isang pagsala sa marka, sa lahat ng 
mga aspektong nabanggit. 

Ang Pagpasok ng Kasalanan. Bago nakapa- 
sok sa lupa ang kasalanan, ito ay unang lumitaw sa 
dako ng mga espiritu. Sa loob ng napakahabang pa- 
nahon, ang lahat ng umiiral sa sansinukob ay lu- 
bos na kasuwato ng Diyos. Nagambala ang pagka- 
kasuwatong ito dahil sa isang espiritung nilalang 
na tinutukoy na Mananalansang, Kalaban (sa Heb., 
Satan’; sa Gr., Satanas; Job 1:6; Ro 16:20), at pa- 
ngunahing Bulaang Tagapag-akusa o Maninirang- 
puri (sa Gr., Dia'bo-los) sa Diyos. (Heb 2:14: Apo 
12:9) Kaya naman sinabi ng apostol na si Juan: “Siya 
na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay nag- 
mumula sa Diyablo, sapagkat ang Diyablo ay nagka- 
kasala na buhat pa nang pasimula.”--1IJu 3:8. 

Sa pananalitang “pasimula,” malinaw na ang tinu- 
tukoy ni Juan ay ang pasimula ng landasin ng pag- 
salansang ni Satanas, kung paanong ginagamit ang 
“pasimula” sa 1 Juan 2:7: 3:11 upang tumukoy sa pa- 
simula ng pagiging alagad ng mga Kristiyano. Ipi- 
nakikita ng mga salita ni Juan na mula nang maipa- 
sok ni Satanas ang kasalanan, nagpatuloy siya sa 
kaniyang makasalanang landasin. Kaya nga, ang si- 
numang tao na “nagpapakaabala o namimihasa sa 
kasalanan” ay maliwanag na isang “anak” ng Kala- 
ban, espirituwal na supling na nagpapaaninag ng 
mga katangian ng kaniyang “ama.”--The Exposi- 
tor's Greek Testament, inedit ni W. R. Nicoll, 1967, 
Tomo V, p. 185: Ju 8:44: 1Ju 3:10-12. 

Yamang ang pagpapasidhi ng maling pagnanasa 
hanggang sa ito'y maglihi ay nauuna sa ‘pagsilang 
ng kasalanan’ (San 1:14, 15), ang espiritung nilalang 
na naging mananalansang ay nagsimula nang lu- 
mihis sa katuwiran, anupat lumayo na ang kani- 
yang loob sa Diyos, bago pa aktuwal na mahayag 
ang kasalanan. 

Pagsalansang sa Eden. Ang kalooban ng Diyos 
na ipinahayag kay Adan at sa kaniyang asawa ay 
pangunahin nang positibo, anupat nagsasaad ng 
mga bagay na dapat nilang gawin. (Gen 1:26-29, 
2:15) Ngunit isang pagbabawal ang ibinigay kay 
Adan. Pinagbawalan siyang kumain mula sa pu- 
nungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama 
(o humipo man lamang doon). (Gen 2:16, 17: 3:2, 3) 
Kapansin-pansin na ang pagsubok ng Diyos sa pag- 
kamasunurin at debosyon ng tao ay nagpakita ng 
paggalang sa dignidad ng tao. Sa pamamagitan ni- 
yaon, ang Diyos ay hindi nagpahiwatig ng anumang 
masama tungkol kay Adan, hindi niya ginamit bi- 
lang pagsubok ang isang pagbabawal, halimbawa, 
sa bestiyalidad, pagpaslang, o iba pang katulad na 


KASALANAN 


buktot na gawa, anupat ipahihiwatig ng gayong 
pagbabawal na iniisip ng Diyos na baka may karu- 
mal-dumal na mga inklinasyon si Adan. Ang pagka- 
in ay isang gawaing normal at wasto, at sinabihan si 
Adan na “makakakain [siya] hanggang masiyahan” 
sa mga ibinigay ng Diyos sa kaniya. (Gen 2:16) Ngu- 
nit dito ay sinubok ng Diyos si Adan sa pamamagi- 
tan ng pagbabawal sa kaniya na kainin ang bunga 
ng isang punungkahoy, sa gayo'y ipinakita ng Diyos 
na may isinasagisag ang pagkain ng bungang iyon, 
samakatuwid nga, na ang isa na kakain niyaon 
ay magkakaroon ng kaalaman na magiging dahi- 
lan upang siya'y magpasiya para sa kaniyang sarili 
hinggil sa kung ano ang “mabuti” o “masama” para 
sa tao. Sa gayon ay hindi nagbigay ang Diyos ng 
isang mahirap na utos para sa tao ni nag-ukol man 
Siya kay Adan ng anumang nakapagpapababa ng 
dignidad nito bilang isang taong anak ng Diyos. 

Ang babae ang unang taong nagkasala. Ang pag- 
tukso sa kaniya ng Kalaban ng Diyos, na gumamit ng 
isang serpiyente upang makipagtalastasan sa kaniya 
(tingnan ang KASAKDALAN [Ang unang makasalanan 
at ang hari ng Tiro]), ay hindi isang lantarang pang- 
hihikayat na gumawa ng seksuwal na imoralidad. Sa 
halip, iyon ay isang panghihikayat na magnasa ng 
diumano'y intelektuwal na pagsulong at paglaya. 
Matapos niyang ipaulit muna kay Eva ang kautusan 
ng Diyos, na maliwanag na tinanggap nito mula sa 
asawa nito, sinalansang ng Manunukso ang pagiging 
totoo ng salita ng Diyos at ang Kaniyang kabutihan. 
Iginiit niya na ang pagkain ng bunga mula sa ipinag- 
babawal na punungkahoy ay magdudulot, hindi ng 
kamatayan, kundi ng kaliwanagan at tulad-diyos na 
kakayahang magpasiya para sa sarili kung mabuti 
o masama ang isang bagay. Isinisiwalat ng panana- 
litang ito na nang panahong iyon, lubusan nang lu- 
mayo ang puso ng Manunukso mula sa kaniyang 
Maylalang, anupat nagsasalita na siya ng lanta- 
rang pagsalungat at pasaring na paninirang-puri sa 
Diyos. Hindi niya inakusahan ang Diyos ng di-sina- 
sadyang pagkakamali kundi ng tahasang pagsisinu- 
ngaling, nang sabihin niya, “Sapagkat nalalaman ng 
Diyos...” Mabigat ang kaniyang kasalanan at kasuk- 
lam-suklam ang kaniyang paghiwalay, sapagkat sa 
pagnanais niyang makuha ang gusto niya, siya'y na- 
ging isang mapanlinlang na sinungaling at isang 
ambisyosong mamamaslang, yamang maliwanag na 
alam niyang hahantong sa kamatayan ang iminu- 
mungkahi niyang gawin ng taong nakikinig sa kani- 
ya.--Gen 3:1-5: Ju 8:44. 

Gaya ng ipinakikita ng ulat, nagsimulang tumubo 
sa babae ang di-wastong pagnanasa. Sa halip na lu- 
busang marimarim at magalit dahil sa narinig ni- 
yang pagkuwestiyon sa pagiging matuwid ng ka- 
utusan ng Diyos, sinimulan niyang tingnan ang 
punungkahoy bilang kanais-nais. Inimbot niya ang 


14 


lehitimong pag-aari ng Diyos na Jehova bilang kani- 
yang Soberano--ang kakayahan at karapatan ng 
Diyos na magpasiya kung ano ang mabuti at kung 
ano ang masama para sa kaniyang mga nilalang. 
Samakatuwid, nang pagkakataong iyon ay iniaayon 
na ni Eva ang kaniyang sarili sa mga daan, mga pa- 
mantayan, at kalooban ng mananalansang na su- 
malungat sa kaniyang Maylalang at sa kaniyang ulo 
na inatasan ng Diyos, ang kaniyang asawa. (1Co 
11:3) Palibhasa'y nagtiwala sa mga salita ng Manu- 
nukso, siya'y nagpadaya at kumain ng bunga, sa ga- 
yo'y nasiwalat ang kasalanang isinilang sa kaniyang 
puso at isip.---Gen 3:6, 2Co 11:3, ihambing ang San 
1:14, 15: Mat 5:27, 28. 

Pagkatapos ay kumain din si Adan ng bungang 
iyon nang alukin siya ng kaniyang asawa. Ipinaki- 
ta ng apostol na naiiba ang pagkakasala ng lalaki 
kaysa sa pagkakasala ng kaniyang asawa sapagkat 
si Adan ay hindi nalinlang ng propaganda ng Ma- 
nunukso, samakatuwid, hindi siya naniwala sa pag- 
aangkin na maaaring kainin ang bunga ng pu- 
nungkahoy nang walang katapat na parusa. (1Ti 
2:14) Samakatuwid, malamang na ang pagkain ni 
Adan ay dahil sa paghahangad niya sa kaniyang 
asawa, at “pinakinggan niya ang tinig nito” sa halip 
na ang tinig ng kaniyang Diyos. (Gen 3:6, 17) Sa 
gayo'y umayon siya sa lakad at kalooban ni Eva, at 
sa pamamagitan ni Eva, umayon din siya sa lakad 
at kalooban ng Kalaban ng Diyos. Kaya naman 'su- 
mala siya sa marka, anupat hindi siya kumilos 
ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Hindi niya ipi- 
naaninag ang kaluwalhatian ng Diyos, at, sa katu- 
nayan, ininsulto niya ang kaniyang makalangit na 
Ama. 

Mga Epekto ng Kasalanan. Dahil sa kasala- 
nan, nawala ang pagkakasuwato ng tao sa kaniyang 
Maylalang. Sa gayo'y sinira nito hindi lamang ang 
kaugnayan niya sa Diyos kundi pati ang kaugnayan 
niya sa iba pang mga nilalang ng Diyos, at nagdu- 
lot din ito ng pinsala sa tao mismo, sa kaniyang isip, 
puso, at katawan. Nagbunga ito ng katakut-takot na 
kasamaan sa lahi ng tao. 

Kaagad na nakita sa paggawi nina Adan at Eva 
ang gayong kawalan ng pagkakasuwato. Ang pagta- 
takip nila sa kanilang mga katawang ginawa ng 
Diyos at ang pagtatangka nilang magtago ay mali- 
naw na mga katibayan ng paglayo ng kanilang mga 
isip at puso. (Gen 3:7, 8) Dahil sa kasalanan, naka- 
dama sila ng sumbat ng budhi, kabalisahan, kawa- 
lang-kapanatagan, at kahihiyan. Inilalarawan nito 
ang puntong idiniin ng apostol sa Roma 2: 15, na ang 
kautusan ng Diyos ay “nakasulat sa puso ng tao.' Sa- 
makatuwid, ang paglabag sa kautusang iyon ay lu- 
mikha ng kaligaligan sa kalooban ng tao, anupat 
nagparatang sa kaniya ng pagkakasala ang kani- 


15 


yang budhi. Para bang ang tao ay may likas na lie 
detector, anupat imposibleng maitago niya ang ka- 
niyang pagkamakasalanan mula sa kaniyang May- 
lalang. Bilang tugon naman sa pagdadahilan ng tao 
sa nagbagong saloobin nito sa kaniyang makalangit 
na Ama, ang Diyos ay kaagad na nagtanong: “Ku- 
main ka ba mula sa punungkahoy na mula roon ay 
iniutos ko sa iyo na huwag kumain?”---Gen 3:9-11. 

Upang ipakitang tapat siya sa kaniyang salita, at 
para na rin sa ikabubuti ng iba pa sa kaniyang pan- 
sansinukob na pamilya, hindi maaaring kunsintihin 
ng Diyos na Jehova ang gayong makasalanang lan- 
dasin, sa bahagi man ng kaniyang mga taong nila- 
lang o ng espiritung anak na naging rebelde. Dahil 
sa kaniyang kabanalan, makatarungan niyang ipi- 
nataw ang hatol na kamatayan sa kanilang lahat. 
Pagkatapos, ang mag-asawa ay pinalayas mula sa 
hardin ng Diyos sa Eden, sa gayon ay inilayo sila sa 
isa pang punungkahoy na tinatawag ng Diyos na 
“punungkahoy ng buhay. "---Gen 3:14-24. 

Mga resulta nito sa buong sangkatauhan. 
Sinasabi ng Roma 5:12 na “sa pamamagitan ng 
isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan 
at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at 
sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng 
tao sapagkat silang lahat ay nagkasala.” (Ihambing 
ang 1Ju 1:8-10.) Ayon sa paliwanag ng ilan, nanga- 
ngahulugan daw ito na lahat ng supling ni Adan sa 
hinaharap ay nakibahagi sa unang pagkakasalang 
ginawa ni Adan sapagkat, bilang ulo ng kanilang 
pamilya, siya ang kumakatawan sa kanila at sa ga- 
yo'y ginawa niya sila, sa diwa, na mga kabahagi 
niya sa kaniyang kasalanan. Gayunman, binabang- 
git ng apostol na “lumaganap” ang kamatayan sa la- 
hat ng tao, na nagpapahiwatig ng progresibong 
epekto, hindi sabay-sabay na epekto, sa mga inapo 
ni Adan. 

Karagdagan pa, sinabi rin ng apostol na ang ka- 
matayan ay namamahala bilang hari “mula kay 
Adan hanggang kay Moises, maging doon sa mga 
hindi nagkasala sa wangis ng pagsalansang ni 
Adan.” (Ro 5:14) Ang kasalanan ni Adan ay wasto 
lamang na tawaging isang “pagsalansang” yamang 
iyon ay paglabag sa isang ipinahayag na kautusan, 
isang tuwirang utos sa kaniya ng Diyos. Bukod pa ri- 
yan, nang magkasala si Adan, iyon ay resulta ng 
kaniyang sariling malayang pagpili, bilang isang 
sakdal na taong malaya sa anumang depekto. Mali- 
wanag na hindi tinamasa ng kaniyang mga supling 
ang gayong kasakdalan. Kaya naman waring ang 
mga salik na ito ay hindi kasuwato ng pangmalas na 
"nang magkasala si Adan, lahat ng kaniyang di-pa- 
naisisilang na mga inapo ay nagkasalang kasama 
niya.” Upang mapanagot ang lahat ng inapo ni Adan 
bilang mga kabahagi sa personal na kasalanan ni 


KASALANAN 


Adan, kailangang ipahayag nila sa paanuman ang 
kanilang kalooban na ibig nilang siya ang maging 
ulo ng kanilang pamilya. Subalit sa katunayan, hin- 
di niloob ng sinuman sa kanila na maipanganak sila 
sa kaniya. Ang pagkapanganak nila sa Adanikong 
linya ay resulta ng makalamang kalooban ng kani- 
lang mga magulang.--Ju 1:13. 

Kung gayon, ipinakikita ng katibayan na ang ka- 
salanan ay naipasa mula kay Adan tungo sa sumu- 
nod na mga salinlahi bilang resulta ng batas ng 
pagmamana. Maliwanag na ito ang tinutukoy ng 
salmista sa pagsasabing: “Sa kamalian ay iniluwal 
ako na may mga kirot ng panganganak, at sa kasa- 
lanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.” (Aw 51:5) Ang 
kasalanan, at ang mga resulta nito, ay pumasok at 
lumaganap sa buong lahi ng tao hindi lamang dahil 
si Adan ang ulo ng pamilya ng lahing ito kundi da- 
hil siya, hindi si Eva, ang ninunong pinagmulan ng 
buhay ng tao. Mula sa kaniya, at mula rin kay Eva, 
tiyak na magmamana ang kaniyang mga supling 
hindi lamang ng pisikal na mga katangian kundi 
maging ng mga katangian ng personalidad, pati na 
ng hilig na magkasala.--Ihambing ang 1Co 15:22, 
48, 49. 

Tinukoy rin ni Pablo ang ganitong konklusyon 
nang sabihin niyang “kung paanong sa pamamagi- 
tan ng pagsuway ng isang tao [si Adan] ay marami 
ang ibinilang na makasalanan, sa gayunding para- 
an sa pamamagitan ng pagkamasunurin ng isang 
tao [si Kristo Jesus] ay marami ang ibibilang na ma- 
tuwid.” (Ro 5:19) Yaong mga “ibibilang na matuwid” 
sa pamamagitan ng pagkamasunurin ni Kristo ay 
hindi kaagad ibibilang na gayon sa sandaling iharap 
niya ang kaniyang haing pantubos sa Diyos, kundi 
progresibo silang sumasailalim sa mga pakinabang 
ng haing iyon habang nananampalataya sila sa pag- 
lalaang iyon at naipagkakasundo sa Diyos. (Ju 3:36, 
Gaw 3:19) Gayundin naman, ang sunud-sunod na 
mga salinlahi ng mga inapo ni Adan ay ibinilang na 
mga makasalanan yamang sila'y inianak ng kani- 
lang likas na makasalanang mga magulang sa linya 
ni Adan. 

Ang kapangyarihan at kabayaran ng kasala- 
nan. “Ang kabayaran na ibinabayad ng kasala- 
nan ay kamatayan” (Ro 6:23), at dahil ipinanganak 
sila sa linya ni Adan, ang lahat ng tao ay napasaila- 
lim ng “kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.” 
(Ro 8:2, 1Co 15:21, 22) Ang kasalanan, kasama ng 
kamatayan, ay “namahala bilang hari” sa sangkata- 
uhan, anupat inalipin sila, at ipinagbili sila ni Adan 
sa pagkaaliping ito. (Ro 5:17, 21; 6:6, 17: 7:14: Ju 
8:34) Ipinakikita ng mga pananalitang ito na ang 
kasalanan ay hindi lamang itinuturing na tumutu- 
koy sa aktuwal na paggawa ng mali o di-paggawa 
ng tama kundi itinuturing din ito na isang kautusan 


KASALANAN 


o umuugit na simulain o puwersa na kumikilos sa 
kanila, samakatuwid nga, ang likas na hilig sa pag- 
gawa ng masama na minana nila kay Adan. Kaya 
ang kanilang mana mula kay Adan ay nagbunga ng 
"kahinaan ng laman,’ o di-kasakdalan. (Ro 6:19) Ang 
“kautusan” ng kasalanan ay patuloy na gumagana 
sa mga sangkap ng kanilang laman, at sa diwa ay 
sinisikap nitong kontrolin ang kanilang landasin, 
upang gawin silang mga sakop nito, anupat hindi 
kasuwato ng Diyos.--Ro 7:15, 17, 18, 20-23, Efe 
2:1-3. 

Ang “haring” kasalanan ay maaaring “mag-utos' 
sa iba't ibang paraan sa iba't ibang tao at sa iba't 
ibang panahon. Kaya naman nang mapansin ng 
Diyos ang galit ng unang anak ni Adan na si Cain 
laban sa kapatid nitong si Abel, binabalaan niya si 
Cain na dapat itong gumawa ng mabuti, sapagkat 
gaya ng sinabi niya: “Ang kasalanan ay nakaabang 
sa pasukan, at ikaw ang hinahangad niyaon, at ma- 
pananaigan mo ba naman iyon?” Gayunman, hina- 
yaan ni Cain na mapanaigan siya ng kasalanan ng 
inggit at pagkapoot, na nag-udyok sa kaniya na pu- 
maslang.---Gen 4:3-8, ihambing ang 1Sa 15:23. 

Sakit, kirot, at pagtanda. Yamang ang ka- 
matayang nararanasan ng tao ay karaniwan nang 
nauugnay sa pagkakasakit o pagtanda, makatuwi- 
rang isipin na ang mga ito ay kaakibat ng kasala- 
nan. Sa ilalim ng tipan ng Kautusang Mosaiko sa Is- 
rael, kabilang sa mga kautusan may kaugnayan sa 
mga hain para sa kasalanan ang pagbabayad-sala 
para sa mga dumanas ng salot na ketong. (Lev 14: 
2, 19) Yaong humihipo ng bangkay ng isang tao 
o maging yaong pumapasok sa isang tolda kung 
saan namatay ang isang tao ay nagiging marumi at 
kailangang dalisayin sa seremonyal na paraan. (Bil 
19:11-19, ihambing ang Bil 31:19, 20.) Iniugnay rin 
ni Jesus ang karamdaman sa kasalanan (Mat 9:2-7, 
Ju 5:5-15), bagaman ipinakita niya na ang espesipi- 
kong mga sakit ay hindi naman resulta ng anu- 
mang espesipikong pagkakasala. (Ju 9:2, 3) Ipinaki- 
kita ng ibang mga teksto ang kapaki-pakinabang na 
mga epekto ng katuwiran (isang landasing kabalig- 
taran ng pagkakasala) sa kalusugan ng isa. (Kaw 3: 
7, 8; 4:20-22, 14:30) Sa panahon ng paghahari ni 
Kristo, kapag inalis na ang kamatayan, na namama- 
halang kasama ng kasalanan (Ro 5:21), ang kirot ay 
mawawala na rin.-- 1Co 15:25, 26; Apo 21:4. 

Ang Kasalanan at Kautusan. Sumulat ang 
apostol na si Juan na “ang bawat isa na namimiha- 
sa sa kasalanan ay namimihasa rin sa katampalasa- 
nan, kung kaya ang kasalanan ay katampalasanan" 
(1Ju 3:4); at na “lahat ng kalikuan ay kasalanan.” 
(1Ju 5:17) Sa kabilang dako ay may binanggit na- 
man ang apostol na si Pablo na mga taong “nagkasa- 


16 


la nang walang kautusan.” Sinabi pa niya na “hang- 
gang sa Kautusan [na ibinigay sa pamamagitan ni 
Moises] ang kasalanan ay nasa sanlibutan, ngunit 
ang kasalanan ay hindi ipinaparatang laban sa kani- 
numan kapag walang kautusan. Gayunpaman, ang 
kamatayan ay namahala bilang hari mula kay Adan 
hanggang kay Moises, maging doon sa mga hindi 
nagkasala sa wangis ng pagsalansang ni Adan.” (Ro 
2:12; 5:13, 14) Ang mga salita ni Pablo ay dapat una- 
wain ayon sa konteksto. Sa kaniyang liham na ito 
sa mga taga-Roma, ipinakikita ng kaniyang nau- 
nang mga pananalita na pinaghahambing niya ya- 
ong mga nasa ilalim ng tipang Kautusan at yaong 
mga nasa labas ng tipang iyon, samakatuwid nga ay 
wala sa ilalim ng kodigo ng kautusan nito, habang 
ipinakikita niya na ang dalawang grupong iyon ay 
kapuwa makasalanan.---Ro 3:9. 

Sa loob ng humigit-kumulang 2,500 taon sa pagi- 
tan ng paglihis ni Adan at ng pagbibigay ng tipang 
Kautusan noong 1513 B.C.E., ang Diyos ay hindi 
nagbigay sa sangkatauhan ng anumang kumple- 
tong kodigo o sistematikong kautusan na espesipi- 
kong tumukoy sa kasalanan at sa lahat ng mga 
epekto at anyo nito. Totoo, nagbigay siya ng ilang 
batas, gaya niyaong mga ibinigay kay Noe pagkata- 
pos ng pangglobong Baha (Gen 9:1-7), gayundin 
ang tipan ng pagtutuli na ibinigay kay Abraham at 
sa kaniyang sambahayan, pati na sa kaniyang mga 
aliping banyaga. (Gen 17:9-14) Ngunit may kinala- 
man sa Israel, maaaring sabihin ng salmista na “si- 
nasabi [ng Diyos] ang kaniyang salita sa Jacob, ang 
kaniyang mga tuntunin at ang kaniyang mga hudi- 
syal na pasiya sa Israel. Hindi niya ginawa ang ga- 
yon sa alinpamang bansa, at kung tungkol sa kani- 
yang mga hudisyal na pasiya, hindi nila alam ang 
mga iyon.” (Aw 147:19, 20, ihambing ang Exo 19: 
5, 6; Deu 4:8, 7:6, 11.) Hinggil sa tipang Kautusan na 
ibinigay sa Israel, maaaring sabihin, “Ang tao na 
gumagawa ng katuwiran ng Kautusan ay mabubu- 
hay sa pamamagitan nito,” sapagkat ang sakdal na 
panghahawakan at pagsunod sa Kautusang iyon ay 
magagawa lamang ng isang taong walang kasala- 
nan, gaya sa kaso ni Kristo Jesus. (Ro 10:5: Mat 5:17; 
Ju 8:46, Heb 4:15, 7:26, 1Pe 2:22) Walang ibinigay 
na kautusang katulad niyaon mula noong panahon 
ni Adan hanggang noong ibigay ang tipang Kautu- 
san. 

“Likas na ginagawa ang mga bagay na nasa 
kautusan.” Hindi naman nangangahulugan na 
ang mga tao noong yugtong iyon sa pagitan nina 
Adan at Moises ay malaya sa kasalanan, yamang 
walang kumpletong kodigo ng kautusan na mapag- 
babatayan ng kanilang paggawi. Sa Roma 2:14, 15, 
sinasabi ni Pablo: “Sapagkat kailanma't ang mga tao 
ng mga bansa na walang kautusan ay likas na 


17 


gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan, ang 
mga taong ito, bagaman walang kautusan, ay kau- 
tusan sa kanilang sarili. Sila mismo ang nagpapaki- 
ta na ang diwa ng kautusan ay nakasulat sa kani- 
lang mga puso, samantalang ang kanilang budhi ay 
nagpapatotoong kasama nila at, sa pagitan ng kani- 
lang sariling mga kaisipan, sila ay inaakusahan 
o ipinagdadahilan pa nga.” Yamang ang tao ay gina- 
wa sa larawan at wangis ng Diyos, siya ay may li- 
kas na kabatiran sa moral, na nagpapagana sa bud- 
hi. Maging ang mga taong di-sakdal at makasalanan 
ay mayroon nito sa paanuman, gaya ng ipinahihi- 
watig ng mga salita ni Pablo. (Tingnan ang BUDHI.) 
Yamang ang kautusan ay pangunahin nang isang 
“alituntunin ng paggawi,' kumikilos ang likas na ka- 
batirang ito sa moral sa kanilang mga puso gaya ng 
isang kautusan. Gayunman, nangingibabaw laban 
sa kautusang ito ang isa pang minanang kautusan, 
ang “kautusan ng kasalanan,' na nakikipagdigma la- 
ban sa matuwid na mga hilig, anupat ginagawa ni- 
tong alipin yaong mga hindi lumalaban dito.---Ro 
6:12; 7:22, 23. 

Ang likas na kabatirang ito sa moral at ang kaa- 
kibat nitong budhi ay makikita maging sa kaso ni 
Cain. Bagaman ang Diyos ay hindi nagbigay ng ka- 
utusan may kinalaman sa pagpatay ng tao, ang pa- 
iwas na tugon ni Cain sa tanong ng Diyos ay nagpa- 
pakita na hinatulan siya ng kaniyang budhi matapos 
niyang paslangin si Abel. (Gen 4:8, 9) Ipinakita ng 
Hebreong si Jose ang kautusan ng Diyos na nasa 
kaniyang puso’ nang sagutin niya ang mapang-akit 
na kahilingan ng asawa ni Potipar sa pagsasabing: 
“Paano ko magagawa ang malaking kasamaang ito 
at magkasala nga laban sa Diyos?” Bagaman hindi 
pa espesipikong hinahatulan noon ng Diyos ang pa- 
ngangalunya, natanto ni Jose na mali iyon at labag 
sa kalooban ng Diyos para sa mga tao gaya ng ipi- 
nahayag niya sa Eden.---Gen 39:7-9, ihambing ang 
Gen 2:24. 

Kaya naman, noong kapanahunan ng mga patri- 
yarka mula kay Abraham hanggang sa 12 anak ni 
Jacob, ipinakikita ng Kasulatan na ang mga tao 
mula sa iba't ibang lahi at bansa ay may binanggit 
na mga “kasalanan” (chat:ta'th'), gaya ng kasalanan 
laban sa isang nagpapatrabaho (Gen 31:36), laban 
sa tagapamahalang nakasasakop sa isa (Gen 40:1, 
41:9), laban sa isang kamag-anak (Gen 42:22, 43:9; 
50:17), o laban sa isang kapuwa-tao (Gen 20:9). Sa 
paanuman, kapag ginagamit ng isa ang terminong 
iyon, ipinakikita niyang kinikilala niya na mayroon 
siyang kaugnayan sa pinagkasalahan at may pana- 
nagutan siyang igalang ang kapakanan ng taong 
iyon o ang kalooban at awtoridad niyaon, gaya sa 
kaso ng isang tagapamahala, at na huwag salunga- 
tin ang mga iyon. Sa gayo'y ipinakikita nila na 


KASALANAN 


mayroon silang likas na kabatiran sa moral. Suba- 
lit sa paglipas ng panahon, tumindi ang pananaig 
ng kasalanan sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, 
kaya naman inilarawan ni Pablo ang mga tao ng 
mga bansa bilang lumalakad sa “kadiliman ang ka- 
nilang isip, at hiwalay mula sa buhay na nauukol sa 
Diyos . . . nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa 
moral.”- Efe 4:17-19. 

Kung paano 'pinasagana” ng Kautusan ang 
kasalanan. Bagaman ang tao ay may likas na ka- 
batiran sa kung ano ang tama at mali dahil sa kani- 
yang budhi, espesipikong tinukoy ng Diyos ang ma- 
raming aspekto ng kasalanan sa pamamagitan ng 
tipang Kautusan na ipinakipagtipan niya sa Israel. 
Samakatuwid, “natikom' ang bibig ng sinumang ta- 
ong inapo ng mga kaibigan ng Diyos na sina Abra- 
ham, Isaac, at Jacob na maaaring mag-angkin na 
siya ay walang-sala 'at ang buong sanlibutan ay na- 
nagot sa Diyos ukol sa kaparusahan.” Ito ay sapag- 
kat, dahil sa kanilang di-sakdal na laman na mina- 
na nila kay Adan, naging imposible na maipahayag 
silang matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan 
ng mga gawa ng kautusan, “sapagkat ang tumpak 
na kaalaman tungkol sa kasalanan ay sa pamama- 
gitan ng kautusan.” (Ro 3:19, 20, Gal 2:16) Malinaw 
at detalyadong ipinaliwanag ng Kautusan kung ano 
ang buong lawak at saklaw ng kasalanan, anupat, sa 
diwa, 'pinasagana' nito ang pagkakamali at kasala- 
nan, yamang napakaraming gawa at maging mga 
saloobin ang tinukoy nito bilang makasalanan. (Ro 
5:20: 7:7, 8; Gal 3:19, ihambing ang Aw 40:12.) Pa- 
tuloy na ipinaalaala ng mga hain ng Kautusan sa 
mga nasa ilalim nito ang kanilang pagkamakasala- 
nan. (Heb 10:1-4, 11) Sa pamamagitan ng mga ito, 
ang Kautusan ay nagsilbing isang tagapagturo na 
aakay sa kanila kay Kristo, upang sila'y “maipaha- 
yag na matuwid dahil sa pananampalataya.”---Gal 
3:22-25. 


Paano ‘makatatanggap ng pangganyak’ 
ang kasalanan sa pamamagitan ng 
utos ng Diyos sa Israel? 


Nang itawag-pansin ng apostol na si Pablo na hin- 
di ang Kautusang Mosaiko ang paraan upang mag- 
tamo ng matuwid na katayuan ang mga tao sa 
harap ng Diyos na Jehova, sumulat siya: “Noong ka- 
ayon tayo ng laman, ang makasalanang mga pita na 
pinukaw sa pamamagitan ng Kautusan ay gumaga- 
na sa ating mga sangkap upang magluwal tayo ng 
bunga ukol sa kamatayan. . .. Ano, kung gayon, ang 
sasabihin natin? Ang Kautusan ba ay kasalanan? 
Huwag nawang maging gayon! Ang totoo ay hindi 
ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi dahil sa 


KASALANAN 


Kautusan, at, halimbawa, hindi ko sana nakilala ang 
kaimbutan kung hindi sinabi ng Kautusan: ‘Huwag 
kang mag-iimbot.” Ngunit ang kasalanan, na tuma- 
tanggap ng pangganyak sa pamamagitan ng utos, 
ay nagdulot sa akin ng bawat uri ng kaimbutan, sa- 
pagkat kung hiwalay sa kautusan ang kasalanan ay 
patay. ”--Ro 7:5-8. 

Kung wala ang Kautusan, hindi sana makikila- 
la o mapag-uunawa ng apostol na si Pablo ang 
buong lawak o saklaw ng kasalanan, halimbawa, 
ang pagkamakasalanan ng kaimbutan. Gaya ng sabi 
ng apostol, “pinukaw” ng Kautusan ang makasala- 
nang pita, at ang utos laban sa pag-iimbot ay nag- 
laan ng “pangganyak” sa kasalanan. Dapat itong 
unawain kaayon ng pananalita ni Pablo na “kung hi- 
walay sa kautusan ang kasalanan ay patay.” Hang- 
ga't ang kasalanan ay hindi espesipikong natutukoy, 
ang isang tao ay hindi maaaring akusahan ng pag- 
gawa ng mga kasalanan na hindi naman legal na ti- 
nutukoy bilang gayon. Bago dumating ang Kautu- 
san, si Pablo at ang kaniyang mga kababayan ay 
namuhay nang di-napapatawan ng hatol para sa 
mga kasalanang hindi espesipikong tinukoy. Ga- 
yunman, sa pagpasok ng Kautusan, si Pablo at ang 
kaniyang mga kababayan ay itinalaga bilang mga 
makasalanan na nasa ilalim ng hatol na kamatayan. 
Dahil sa Kautusan, lalo silang nagkaroon ng kama- 
layan sa kanilang pagiging mga makasalanan. Hin- 
di ito nangangahulugan na inudyukan silang mag- 
kasala ng Kautusang Mosaiko, kundi inilantad sila 
nito bilang mga makasalanan. Sa gayon, ang kasa- 
lanan ay tumanggap ng pangganyak sa pamamagi- 
tan ng Kautusan at nagdulot ng kasalanan kay Pablo 
at sa kaniyang mga kababayan. Inilaan ng Kautusan 
ang saligan upang mas marami pang tao ang mapa- 
tawan ng hatol bilang mga makasalanan batay sa 
marami pang ibang paglabag. 

Samakatuwid, ang sagot sa tanong na “Ang Kau- 
tusan ba ay kasalanan?" ay tiyak na “Hindi!” (Ro 7:7) 
Ang Kautusan ay hindi 'sumala sa marka' na para 
bang nabigo ito sa layunin ng Diyos para rito kun- 
di, sa halip, nasapol nito ang 'bull's-eye,” hindi la- 
mang dahil ito'y naging mabuti at kapaki-pakina- 
bang bilang isang giya at proteksiyon kundi dahil 
legal nitong pinatunayan na ang lahat ng tao, kasa- 
ma ang mga Israelita, ay mga makasalanang na- 
ngangailangan ng katubusang mula sa Diyos. Ina- 
kay rin nito ang mga Israelita tungo kay Kristo 
bilang ang Manunubos na kailangan nila. 

Mga Kamalian, mga Pagsalansang, at mga 
Pagkakamali [Trespasses]. Sa Kasulatan, ma- 
limit iugnay sa “kasalanan” (sa Heb., chatta'th7 
Gr., hamartia) ang “kamalian” (sa Heb., ‘awon’; 
sa Ingles, error), “pagsalansang” (sa Heb., pe'sha” sa 
Gr., para'ba-sis), “pagkakamali” (sa Gr., para'pto:-ma; 


18 


sa Ingles, trespass), at iba pang katulad na mga ter- 
mino. Lahat ng kaugnay na mga terminong ito ay 
nagpapakita ng espesipikong mga aspekto ng kasa- 
lanan, o mga anyo nito. 

Mga kamalian, mga pagkakamali [“mistakes”], 
at kamangmangan. Halimbawa, ang @:won'ay pa- 
ngunahin nang may kaugnayan sa pagkilos nang 
may kalikuan o kamalian. Ang terminong Hebreo na 
ito ay tumutukoy sa isang kamaliang moral, isang 
pagpilipit sa kung ano ang tama. (Job 10:6, 14, 15) 
Maliwanag na yaong mga hindi nagpapasakop sa ka- 
looban ng Diyos ay hindi pinapatnubayan ng kani- 
yang sakdal na karunungan at katarungan, at sa 
gayo'y tiyak na magkakamali. (Ihambing ang Isa 
59:1-3; Jer 14:10; Fil 2:15.) Tiyak na dahil pinangya- 
yari ng kasalanan na maging di-timbang ang isang 
tao, anupat pinipilipit nito kung ano ang matuwid 
(Job 33:27; Hab 1:4), ang ‘awon’ang terminong He- 
breo na pinakamalimit iugnay sa chatta'th' (kasala- 
nan, pagsala sa marka) o pinakamalimit banggitin 
kasama nito. (Exo 34:9, Deu 19:15, Ne 4:5, Aw 32:5; 
85:2: Isa 27:9) Ang pagiging di-timbang na ito ay lu- 
milikha ng kalituhan at di-pagkakasuwato sa loob ng 
isang tao at mga suliranin sa kaniyang pakikitungo 
sa Diyos at sa iba pang mga nilalang ng Diyos. 

Ang “kamalian” (a:won') ay maaaring sinasadya 
o di-sinasadya, alinman sa isang namamalayang 
paglihis mula sa kung ano ang tama o isang gawang 
di-namamalayan, isang “pagkakamali” (shegha- 
ghah', sa Ingles, mistake), na, magkagayunman, 
nagdadala sa isang tao sa kamalian at pagkakasala 
sa harap ng Diyos. (Lev 4:13-35: 5:1-6, 14-19: Bil 
15:22-29: Aw 19:12, 13) Sabihin pa, kung sinasadya 
ito, ang kamalian ay may mas mabigat na parusa 
kaysa kung ito'y isang pagkakamali lamang. (Bil 15: 
30, 31, ihambing ang Pan 4:6, 13, 22.) Ang kamali- 
an ay salungat sa katotohanan, at yaong nagkakasa- 
la nang sinasadya ay pumipilipit sa katotohanan, 
isang landasin na lalo pang nagdudulot ng mas ma- 
lubhang kasalanan. (Ihambing ang Isa 5:18-23.) Bi- 
nabanggit ng apostol na si Pablo ang tungkol sa 
“mapanlinlang na kapangyarihan ng kasalanan,” na 
nakapagpapatigas sa puso ng mga tao. (Heb 3:13-15, 
ihambing ang Exo 9:27, 34, 35.) Nang sipiin ng ma- 
nunulat ding iyon ang Jeremias 31:34, kung saan 
ang orihinal na Hebreo ay kababasahan ng “kamali- 
an” at “kasalanan” ng Israel, ginamit niya ang ha- 
maria (kasalanan) at adi'ki'a (kalikuan) sa Hebreo 
8:12, at hamarti'a at a'no:mi'a (katampalasanan) sa 
Hebreo 10:17. 

Sinasabi ng Kawikaan 24:9 na “ang mahalay na 
paggawi ng kamangmangan ay kasalanan,” at ang 
mga terminong Hebreo na nagtatawid ng ideya ng 
kamangmangan ay madalas gamitin may kaugna- 
yan sa pagkakasala, anupat kung minsa'y may- 


19 


pagsisising umaamin ang nagkasala, “Ako ay kumi- 
los nang may kamangmangan.” (1Sa 26:21, 2Sa 24: 
10, 17) Kung walang disiplina mula sa Diyos, ang 
makasalanan ay masasalabid sa kaniyang mga ka- 
malian at may-kamangmangang maliligaw.---Kaw 
5:22, 23: ihambing ang 19:3. 

Pagsalansang, isang “paglabag.” Ang kasa- 
lanan ay maaari ring nasa anyo ng isang “pagsalan- 
sang.” Ang Griegong pa-ra'bassis (pagsalansang) ay 
pangunahin nang tumutukoy sa isang ‘paglabag’ (sa 
Ingles, overstepping), samakatuwid nga, paglampas 
sa espesipikong mga limitasyon o mga hangganan, 
lalo na halimbawa ang paglabag sa isang batas. Gi- 
namit ni Mateo ang anyong pandiwa (pa-ra-bai'no) 
nang isalaysay niya ang tanong ng mga Pariseo at 
mga eskriba kung bakit "nilalabag ng mga alagad ni 
Jesus ang tradisyon ng sinaunang mga tao, at ang 
patanong na pagtugon ni Jesus kung bakit 'nilala- 
bag’ ng mga mananalansang na ito “ang utos ng 
Diyos dahil sa kanilang tradisyon, na sa pamama- 
gitan niyao'y pinawalang-bisa nila ang salita ng 
Diyos. (Mat 15:1-6) Maaari rin itong mangahulugan 
ng “pagtabi,” gaya ng ‘paglihis’ ni Hudas mula sa 
kaniyang ministeryo at pagka-apostol. (Gaw 1:25) 
Sa ilang tekstong Griego, ginagamit din ang pandi- 
wang ito kapag tinutukoy ang isa na “lumalampas, 
at hindi namamalagi sa doktrina ng isa na Pinahi- 
ran."--2Ju 9, ED. 

Sa Hebreong Kasulatan, may katulad na mga pag- 
tukoy sa pagkakasala ng mga taong lumabag, 'su- 
muway, 'kumaligta, o ‘lumampas’ (sa Heb., ʻavar’) 
sa tipan o espesipikong mga utos ng Diyos.--Bil 
14:41: Deu 17:2, 3; Jos 7:11, 15; 1Sa 15:24: Isa 24:5, 
Jer 34:18. 

Ipinakikita ng apostol na si Pablo ang pantanging 
kaugnayan ng parra'basis at ng paglabag sa tatag na 
batas sa pagsasabing “kung saan walang kautusan, 
wala rin namang pagsalansang.” (Ro 4:15) Samaka- 
tuwid, kung walang batas, o kautusan, ang makasa- 
lanan ay hindi matatawag na isang “mananalan- 
sang.” Palaging ginagamit ni Pablo at ng iba pang 
manunulat na Kristiyano ang parra'basis (at para- 
ba'tes, “mananalansang") sa konteksto ng kautusan. 
(Ihambing ang Ro 2:23-27, Gal 2:16, 18; 3:19, San 2: 
9, 11.) Kung gayon, si Adan, palibhasa'y tumanggap 
ng isang tuwirang utos mula sa Diyos, ay nagkasa- 
la ng “pagsalansang” sa isang ipinahayag na kautu- 
san. Ang kaniyang asawa, bagaman nalinlang, ay 
nagkasala rin ng pagsalansang sa kautusang iyon. 
(1Ti 2:14) Ang tipang Kautusang sinalita ng mga 
anghel kay Moises ay idinagdag sa tipang Abra- 
hamiko “upang mahayag ang mga pagsalansang,” 
upang 'sama-samang madala ang lahat ng bagay sa 
pagkakabihag sa kasalanan, anupat legal na hina- 
hatulan ang lahat ng inapo ni Adan, kabilang na ang 


KASALANAN 


Israel, ng pagkamakasalanan, at ipinakikita na ma- 
liwanag na lahat ay nangangailangan ng kapatawa- 
ran at kaligtasan sa pamamagitan ng pananampala- 
taya kay Kristo Jesus. (Gal 3:19-22) Kaya naman, 
kung muling isasailalim ni Pablo ang kaniyang sari- 
li sa Kautusang Mosaiko, gagawin na naman niyang 
isang “mananalansang” ng Kautusang iyon ang ka- 
niyang sarili, anupat sakop ng kahatulan niyaon, at 
kung magkagayo'y itinatakwil niya ang di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos na naglaan ng pag- 
laya mula sa kahatulang iyon.---Gal 2:18-21, iham- 
bing ang 3:1-4, 10. 

Ang Hebreong pe'sha'ay may ideya ng pagsalan- 
sang (Aw 51:3, Isa 43:25-27, Jer 33:8), gayundin ng 
“paghihimagsik,” na isang paglayo o pagtanggi sa 
kautusan o awtoridad ng iba. (Job 34:37) Kung ga- 
yon, ang sinasadyang pagsalansang ay katumbas 
ng paghihimagsik laban sa pamamahala at awtori- 
dad ng Diyos bilang ama. Dahil dito, ang kalooban 
ng nilalang ay sumasalungat sa kalooban ng Mayla- 
lang, anupat ang nilalang ay naghihimagsik laban 
sa soberanya ng Diyos, sa Kaniyang kataas-taasang 
pamamahala. 

Pagkakamali [“trespass”]. Sa literal, ang Grie- 
gong parapptoma ay nangangahulugang “isang 
pagkabuwal sa tabi,” samakatuwid, isang maling 
hakbang (Ro 11:11, 12) o pagsablay, isang “pagkaka- 
mali.” (Efe 1:7: Col 2:13) Ang kasalanan ni Adan sa 
pagkain ng ipinagbabawal na bunga ay isang “pag- 
salansang” sapagkat nilabag niya ang kautusan ng 
Diyos, isa itong “pagkakamali” sapagkat siya ay na- 
buwal o gumawa ng maling hakbang sa halip na tu- 
mayo o lumakad nang matuwid kasuwato ng mga 
kahilingan ng Diyos at bilang pagsuporta sa Ka- 
niyang awtoridad. Sa diwa, ang maraming batas 
at kahilingan ng tipang Kautusan ay nagbukas ng 
daan para sa marami sa gayong mga pagkakamali 
dahil sa di-kasakdalan niyaong mga nasa ilalim nito. 
(Ro 5:20) Ang bansang Israel sa kabuuan ay su- 
mablay sa pagtupad sa tipang iyon. (Ro 11:11, 12) 
Yamang ang lahat ng iba't ibang batas ng Kautu- 
sang iyon ay bahagi ng iisang tipan, ang taong gu- 
magawa ng “maling hakbang” sa isang batas ay na- 
giging manlalabag at “mananalansang” laban sa 
tipan sa kabuuan at samakatuwid ay laban sa lahat 
ng mga batas nito.---San 2:10, 11. 

“Mga Makasalanan.” Yamang “walang taong 
hindi nagkakasala” (2Cr 6:36), ang lahat ng mga 
inapo ni Adan ay wasto lamang na ituring na likas 
na “mga makasalanan.” Ngunit sa Kasulatan, ang 
terminong “mga makasalanan” ay kadalasang ku- 
makapit sa isang mas espesipikong paraan, anupat 
tumutukoy roon sa mga namimihasa sa kasalanan 
o kilalang nagsasagawa ng kasalanan. Ang kanilang 
mga kasalanan ay hayag sa lahat. (Luc 7:37-39) 


KASALANAN 


Ang mga Amalekita, na iniutos ni Jehova kay Saul 
na puksain, ay tinatawag na “mga makasalanan" 
(1Sa 15:18): ipinanalangin ng salmista na huwag na- 
wang kunin ng Diyos ang kaniyang kaluluwa “kasa- 
ma ng mga makasalanan,” anupat ipinakilala ng ka- 
niyang sumunod na mga salita na ang mga iyon ay 
"mga taong may pagkakasala sa dugo, na sa kani- 
lang mga kamay ay may mahalay na paggawi, at 
ang kanilang kanang kamay ay pundo ng panunu- 
hol.” (Aw 26:9, 10; ihambing ang Kaw 1:10-19.) Hi- 
natulan si Jesus ng mga lider ng relihiyon dahil na- 
kikisama siya sa “mga maniningil ng buwis at mga 
makasalanan,” at ang mga maniningil ng buwis sa 
pangkalahatan ay itinuturing ng mga Judio bilang 
kadusta-dustang uri ng mga tao. (Mat 9:10, 11) Si- 
nabi ni Jesus na ang mga ito, kasama ang mga pa- 
tutot, ay nauuna sa mga Judiong lider ng relihiyon 
sa pagpasok sa Kaharian. (Mat 21:31, 32) Inamin ni 
Zaqueo, isang maniningil ng buwis at isang “maka- 
salanan” sa paningin ng marami, na ilegal siyang 
nangikil ng salapi mula sa iba.--Luc 19:7, 8. 

Kaya naman, nang sabihin ni Jesus na “magka- 
karoon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa 
isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa siyamna- 
pu't siyam na matuwid na walang pangangaila- 
ngang magsisi,” maliwanag na ginagamit niya ang 
mga terminong ito sa relatibong diwa (tingnan ang 
KATUWIRAN [Kabutihan at Katuwiran]), sapagkat la- 
hat ng tao ay likas na makasalanan at walang sinu- 
man ang matuwid sa ganap na diwa.--Luc 15:7, 10, 
ihambing ang Luc 5:32, 13:2, tingnan ang IPAHAYAG 
NA MATUWID. 

Iba't Ibang Kalubhaan ng Masasamang 
Gawa. Ang kasalanan ay kasalanan, at sa paanu- 
man, ang isa na may-sala ay ginagawa nitong kara- 
pat-dapat sa “kabayaran” ng kasalanan, ang kama- 
tayan. Gayunman, ipinakikita ng Kasulatan na sa 
pangmalas ng Diyos, ang masasamang gawa ng 
mga tao ay may iba't ibang antas ng kalubhaan. Ha- 
limbawa, ang mga lalaki ng Sodoma ay “talamak na 
mga makasalanan laban kay Jehova,” at “napaka- 
bigat” ng kanilang kasalanan. (Gen 13:13, 18:20, 
ihambing ang 2Ti 3:6, 7.) Tinawag ding “isang ma- 
laking kasalanan” ang paggawa ng mga Israelita ng 
ginintuang guya (Exo 32:30, 31), at sa katulad na 
paraan, dahil sa pagsamba sa guya na pinasimulan 
ni Jeroboam, yaong mga kabilang sa hilagang kaha- 
rian ay 'pinagkasala niya ng malaking kasalanan." 
(2Ha 17:16, 21) Ang kasalanan ng Juda ay naging 
“gaya ng sa Sodoma,” anupat ginawa nitong naka- 
mumuhi sa paningin ng Diyos ang kaharian ng 
Juda. (Isa 1:4, 10, 3:9, Pan 1:8, 4:6) Dahil sa gayong 
landasin ng pagwawalang-halaga sa kalooban ng 
Diyos, kahit ang mismong panalangin ng isa ay na- 
giging kasalanan. (Aw 109:7, 8, 14) Yamang ang ka- 
salanan ay isang lantarang paghamak sa mismong 


20 


persona ng Diyos, hindi niya ito ipinagwawalang- 
bahala, at habang lumulubha iyon, hindi kataka- 
takang nadaragdagan din ang kaniyang pagkagalit 
at poot. (Ro 1:18, Deu 29:22-28: Job 42:7: Aw 21: 
8, 9) Gayunman, hindi lamang siya napopoot dahil 
nasasangkot ang kaniya mismong persona kundi ud- 
yok din ito ng pinsala at kawalang-katarungang gi- 
nagawa sa mga tao at partikular na sa kaniyang ta- 
pat na mga lingkod.--Isa 10:1-4, Mal 2:13-16, 2Te 
1:6-10. 

Kahinaan at kawalang-alam ng tao. Isina- 
saalang-alang ni Jehova ang kahinaan ng di-sakdal 
na mga taong nagmula kay Adan, anupat yaong 
mga taimtim na humahanap sa Kaniya ay maka- 
pagsasabing, “Hindi pa niya ginawa sa atin ang 
ayon nga sa ating mga kasalanan: ni pinasapitan 
man niya tayo ng nararapat sa atin ayon sa ating 
mga kamalian.” Ipinakikita ng Kasulatan ang ka- 
mangha-manghang awa at maibiging-kabaitan na 
ipinamalas ng Diyos sa kaniyang matiising pakiki- 
tungo sa mga taong laman. (Aw 103:2, 3, 10-18) Isi- 
nasaalang-alang din niya ang kawalang-alam bi- 
lang isa sa mga dahilan ng pagkakasala (1Ti 1:13; 
ihambing ang Luc 12:47, 48), hangga't ang kawa- 
lang-alam na iyon ay hindi sinasadya. Yaong mga 
sadyang tumatanggi sa kaalaman at karunungang 
iniaalok ng Diyos, anupat “nalulugod sa kalikuan,’ 
ay hindi mapagpapaumanhinan. (2Te 2:9-12, Kaw 
1:22-33, Os 4:6-8) May ilan na pansamantalang na- 
ililigaw mula sa katotohanan ngunit kung tutulu- 
ngan ay maipanunumbalik (San 5:19, 20), samanta- 
lang “ipinipikit ng iba ang kanilang mga mata sa 
liwanag at kinalilimutan ang naunang paglilinis sa 
kanila mula sa kanilang mga kasalanan. '---2Pe 1:9. 


Ano ang kasalanang 
walang kapatawaran? 


Ang kaalaman ay may kaakibat na mas malaking 
pananagutan. Ang kasalanan ni Pilato ay hindi ka- 
sinlubha niyaong sa mga Judiong lider ng relihiyon 
na nagbigay kay Jesus sa gobernador, ni kasinlubha 
man ng kasalanan ni Hudas, na nagkanulo sa kani- 
yang Panginoon. (Ju 19:11, 17:12) Sinabihan ni Je- 
sus ang mga Pariseo noong panahon niya na kung 
bulag sana ang mga ito, wala sana silang kasalanan, 
anupat maliwanag na nangangahulugang ang kani- 
lang mga kasalanan ay mapatatawad ng Diyos salig 
sa kanilang kawalang-alam. Gayunman, dahil iti- 
nanggi nilang sila'y walang-alam, “ang kanilang ka- 
salanan ay nanatili.” (Ju 9:39-41) Sinabi ni Jesus na 
“wala silang maidadahilan para sa kanilang kasala- 
nan” sapagkat nasaksihan nila ang makapangyari- 
hang mga salita at mga gawa na nanggaling sa 


21 


kaniya bilang resulta ng espiritu ng Diyos na suma- 
sakaniya. (Ju 15:22-24, Luc 4:18) Ang mga taong 
sadya at may-kabatirang namumusong sa espiritu 
ng Diyos na inihahayag sa gayong paraan, namu- 
musong man sila sa salita o sa gawa, ay 'nagkakasa- 
la ng walang-hanggang kasalanan, anupat wala 
nang kapatawarang maaasahan. (Mat 12:31, 32; Mar 
3:28-30, ihambing ang Ju 15:26; 16:7, 8.) Maaaring 
ganito ang kaso ng ilan na naging mga Kristiya- 
no at pagkatapos ay kusang tumalikod sa dalisay 
na pagsamba sa Diyos. Sinasabi ng Hebreo 10:26, 
27, “kung sinasadya nating mamihasa sa kasalanan 
pagkatapos na matanggap ang tumpak na kaalaman 
sa katotohanan, wala nang anumang haing natitira 
pa para sa kasalanan, kundi may nakatatakot na 
paghihintay sa paghuhukom at may maapoy na pa- 
ninibugho na lalamon doon sa mga sumasalan- 
sang.” 

Sa 1 Juan 5:16, 17, maliwanag na tinutukoy ni 
Juan ang sinasadya at may-kabatirang kasalanan 
nang ihambing niya ang “kasalanan na ikamama- 
tay” sa kasalanan na hindi ikamamatay. (Ihambing 
ang Bil 15:30.) Kapag may katibayang nagpapahi- 
watig ng gayong sinasadya at may-kabatirang ka- 
salanan, hindi ipananalangin ng Kristiyano ang isa 
na nagkakasala nang gayon. Sabihin pa, ang Diyos 
ang siyang pangwakas na Hukom may kinalaman 
sa saloobin ng puso ng makasalanan.---Ihambing 
ang Jer 7:16, Mat 5:44: Gaw 7:60. 

Ang pagkakaiba ng isang pagkakasala at ng 
pamimihasa sa kasalanan. Ipinakikita rin ni 
Juan ang pagkakaiba ng isang pagkakasala at ng 
pamimihasa sa pagkakasala gaya ng makikita kung 
ihahambing ang 1 Juan 2:1 sa 3:4-8 ayon sa pagka- 
kasalin sa Bagong Sanlibutang Salin. Hinggil sa 
kawastuan ng saling “ang bawat isa na namimi- 
hasa sa kasalanan [poi'on' ten ha-martian]” (1Ju 
3:4), sinasabi ng Word Pictures in the New Testa- 
ment ni Robertson (1933, Tomo VI, p. 221): “Ang 
pangkasalukuyang aktibong pandiwari (poion) ay 
nangangahulugang ang kinaugaliang paggawa ng 
kasalanan.” May kinalaman sa 1 Juan 3:6, kung 
saan ginagamit ang pariralang oukh ha-marta'nei 
sa tekstong Griego, nagkomento ang iskolar ding 
iyon (p. 222): “Linear present . . . aktibong paturol 
na anyo ng hamartano, “hindi nagpapatuloy sa pag- 
kakasala.'” Kung gayon, may panahon na ang tapat 
na Kristiyano ay magkakamali o mahuhulog sa 
kasalanan dahil sa kahinaan o dahil siya'y naili- 
gaw, subalit siya'y “hindi namimihasa sa kasala- 
nan,” anupat patuloy na lumalakad doon.--1Ju 3: 
9, 10; ihambing ang 1Co 15:33, 34, 1Ti 5:20. 

Pakikibahagi sa mga kasalanan ng iba. Ang 
isang tao ay maaaring maging may-sala sa harap 
ng Diyos sa pamamagitan ng kusang-loob na paki- 


KASALANAN 


kipagsamahan sa mga manggagawa ng kamalian, 
sa pamamagitan ng kaniyang pagsang-ayon sa ka- 
nilang paggawa ng masama, o sa pamamagitan ng 
pagtatakip niya sa kanilang paggawi upang hindi 
iyon malaman ng matatanda at hindi makagawa 
ang mga ito ng angkop na pagkilos. (Ihambing 
ang Aw 50:18, 21, 1Ti 5:22.) Samakatuwid, yaong 
mga nananatili sa makasagisag na lunsod ng “Babi- 
lonyang Dakila” ay “tatanggap din ng bahagi ng 
kaniyang mga salot. (Apo 18:2, 4-8) Ang isang 
Kristiyanong nakikipagsamahan o kahit nagsasabi 
lamang ng “isang pagbati” sa isa na umiwan sa turo 
ng Kristo ay nagiging “kabahagi sa kaniyang balak- 
yot na mga gawa.”---2Ju 9-11, ihambing ang Tit 3: 
10, 11. 

Binabalaan ni Pablo si Timoteo na huwag maging 
'kabahagi sa mga kasalanan ng iba.” (1Ti 5:22) Ti- 
yak na ang naunang mga salita ni Pablo tungkol sa 
hindi pagpapatong ng mga kamay nang madalian 
sa sinumang tao ay tumutukoy sa awtoridad na ipi- 
nagkaloob kay Timoteo upang mag-atas ng mga 
tagapangasiwa sa mga kongregasyon. Hindi siya 
dapat mag-atas ng bagong kumberteng lalaki, sa- 
pagkat baka magmalaki ang taong iyon. Kung hindi 
susundin ni Timoteo ang payong ito, sa paanuman 
ay magkakaroon siya ng pananagutan para sa anu- 
mang kamaliang maaaring gawin ng isang iyon. 
-ITi 3:6. 

Salig sa nabanggit na mga simulain, ang isang 
buong bansa ay maaaring maging may-sala sa ha- 
rap ng Diyos.---Kaw 14:34. 

Mga Kasalanan Laban sa mga Tao, sa Diyos, 
at kay Kristo. Gaya ng naipakita na, iniuulat ng 
Hebreong Kasulatan na may ginawang mga pagtu- 
koy sa kasalanan ang mga tao mula sa iba't ibang 
bansa noong panahon ng mga patriyarka. Ang mga 
ito ay pangunahin nang may kaugnayan sa mga 
pagkakasala laban sa ibang tao. 

Yamang ang Diyos lamang ang pamantayan ng 
katuwiran at kabutihan, ang mga kasalanang naga- 
gawa laban sa ibang tao ay hindi mga pagkabigong 
umayon sa larawan at wangis' ng mga taong iyon, 
kundi pagkabigong igalang o pangalagaan ang kani- 
lang nararapat at wastong mga kapakanan, anupat 
nagkakasala sa kanila, nagdudulot ng di-makataru- 
ngang pinsala sa kanila. (Huk 11:12, 13, 27: 1Sa 19: 
4, 5: 20:1: 26:21: Jer 37:18, 2Co 11:7) Ibinigay ni Je- 
sus ang mga simulaing dapat pumatnubay sa isang 
tao kung may malulubhang kasalanan na nagawa 
laban sa kaniya. (Mat 18:15-17) Bagaman ang kapa- 
tid ng isa ay nagkasala laban sa kaniya nang 77 ulit 
o 7 ulit sa isang maghapon, dapat patawarin ang 
nagkasalang iyon kung, matapos sawayin, siya ay 
nagpakita ng pagsisisi. (Mat 18:21, 22; Luc 17:3, 4; 
ihambing ang 1Pe 4:8.) Binanggit ni Pedro na may 


KASALANAN 


mga tagapaglingkod sa bahay na sinasampal dahil 
sa kanilang mga pagkakasala laban sa mga may-ari 
sa kanila. (1Pe 2:18-20) Maaaring magkasala ang isa 
laban sa itinalagang awtoridad kung hindi niya ito 
pagpapakitaan ng nararapat na paggalang. Ipinaha- 
yag ni Pablo ang kaniyang sarili bilang malaya sa 
anumang kasalanan “laban sa Kautusan ng mga Ju- 
dio [0] laban sa templo [o] laban kay Cesar.”---Gaw 
25:8. 

Gayunpaman, ang mga pagkakasala laban sa mga 
tao ay mga pagkakasala rin laban sa Maylalang, na 
siyang dapat pagsulitan ng mga tao. (Ro 14:10, 12; 
Efe 6:5-9, Heb 13:17) Nang pigilan ng Diyos si Abi- 
melec upang huwag nitong masipingan si Sara, sina- 
bi Niya sa haring Filisteo, “Pinipigilan din kita na 
magkasala laban sa akin.” (Gen 20:1-7) Natalos din 
ni Jose na ang pangangalunya ay isang kasalanan la- 
ban sa Maylalang ng lalaki at babae at laban sa Ta- 
gapagtatag ng pag-aasawa (Gen 39:7-9), gaya rin ng 
natanto ni Haring David. (2Sa 12:13, Aw 51:4) Sa ila- 
lim ng Kautusan, ang mga kasalanang gaya ng pag- 
nanakaw, pandaraya, o paglustay ng ari-arian ng iba 
ay inuuri bilang di-tapat na paggawi kay Jehova.” 
(Lev 6:2-4, Bil 5:6-8) Yaong mga nagpapatigas ng ka- 
nilang mga puso at nagtitikom ng kanilang kamay sa 
kanilang mga dukhang kapatid at yaong mga nagka- 
kait ng kabayaran ng mga tao ay tatanggap ng pag- 
saway ng Diyos. (Deu 15:7-10, 24:14, 15; ihambing 
ang Kaw 14:31, Am 5:12.) Sinabi ni Samuel na mala- 
yong mangyari, sa ganang kaniya, “na magkasala 
[siya] laban kay Jehova sa pamamagitan ng pagtigil 
sa pananalangin” alang-alang sa kaniyang mga ka- 
puwa Israelita at kapag kanilang hinihiling iyon. 
— 1Sa 12:19-23. 

Sa katulad na paraan, hinahatulan ng Santiago 
2:1-9 ang pagpapakita ng paboritismo o pagtatangi- 
tangi sa gitna ng mga Kristiyano bilang kasalanan. 
Sinasabi ni Pablo na yaong mga hindi nagbibigay- 
pansin sa mahihinang budhi ng kanilang mga kapa- 
tid at sa gayo'y pinangyayaring matisod ang mga 
iyon ay nagkakasala laban kay Kristo, ang Anak ng 
Diyos na nagbigay ng kaniyang sariling dugo para 
sa kaniyang mga tagasunod.--- 1Co 8: 10-13. 

Kaya nga, bagaman ang lahat ng kasalanan sa ka- 
tunayan ay mga kasalanan laban sa Diyos, itinutu- 
ring ni Jehova ang ilang kasalanan bilang tuwirang 
mga pagkakasala laban sa kaniya mismo, mga kasa- 
lanang gaya ng idolatriya (Exo 20:2-5, 2Ha 22:17), 
kawalang-pananampalataya (Ro 14:22, 23, Heb 10: 
37, 38, 12:1), kawalang-galang sa mga bagay na sa- 
grado (Bil 18:22, 23), at lahat ng anyo ng huwad na 
pagsamba (Os 8:11-14). Tiyak na ito ang dahilan 
kung bakit sinabi ng mataas na saserdoteng si Eli sa 
kaniyang mga anak, na nagpakita ng kawalang- 
galang sa tabernakulo ng Diyos at sa paglilingkod 
dito: “Kung magkasala ang isang tao laban sa tao, 


22 


ang Diyos ang mamamagitan para sa kaniya [iham- 
bing ang 1Ha 8:31, 32]; ngunit kung laban kay Jeho- 
va magkasala ang isang tao, sino ang mananala- 
ngin para sa kaniya?”--1Sa 2:22-25; ihambing ang 
tal 12-17. 

Pagkakasala laban sa sariling katawan. No- 
ong magbabala si Pablo laban sa pakikiapid (seksu- 
wal na pakikipagtalik sa labas ng pag-aasawang si- 
nasang-ayunan ng Kasulatan), sinabi niya na “ang 
lahat ng iba pang kasalanan na magagawa ng isang 
tao ay nasa labas ng kaniyang katawan, ngunit siya 
na namimihasa sa pakikiapid ay nagkakasala laban 
sa kaniyang sariling katawan.” (1Co 6:18: tingnan 
ang PAKIKIAPID.) Ipinakikita ng konteksto na idiniriin 
noon ni Pablo na ang mga Kristiyano ay magiging 
kaisa ng kanilang Panginoon at Ulo, si Kristo Jesus. 
(1Co 6:13-15) Ang mapakiapid ay may-kamalian 
at may-pagkakasalang nagiging kaisang-laman ng 
iba, na kadalasa'y isang patutot. (1Co 6:16-18) Ya- 
mang walang ibang kasalanan ang makapaghihiwa- 
lay sa katawan ng Kristiyano mula sa pakikipagkai- 
sa nito kay Kristo upang gawin itong ‘kaisa’ ng iba 
pa, maliwanag na ito ang dahilan kung bakit ang la- 
hat ng iba pang kasalanan ay tinutukoy rito bilang 
‘nasa labas ng katawan ng isa.” Ang pakikiapid ay 
maaari ring magdulot ng di-malulunasang pinsala 
sa sariling katawan ng nakikiapid. 

Mga Kasalanan ng mga Anghel. Yamang 
ang mga espiritung anak ng Diyos ay dapat ding 
magpaaninag ng kaluwalhatian ng Diyos at magdu- 
lot ng papuri sa kaniya, anupat nagsasagawa ng ka- 
niyang kalooban (Aw 148:1, 2, 103:20, 21), maaari 
rin silang magkasala sa gayunding saligang diwa 
gaya ng mga tao. Ipinakikita ng 2 Pedro 2:4 na nag- 
kasala nga ang ilan sa mga espiritung anak ng 
Diyos, anupat “ibinulid sila sa mga hukay ng pusikit 
na kadiliman upang itaan sa paghuhukom.” Maliwa- 
nag na tinutukoy ng 1 Pedro 3:19, 20 ang kalagayan 
ding iyon nang banggitin nito ang “mga espiritung 
nasa bilangguan, na naging masuwayin noon nang 
ang pagtitiis ng Diyos ay naghihintay noong mga 
araw ni Noe.” At ipinahihiwatig ng Judas 6 na ang 
‘pagsala sa marka, o pagkakasala, ng mga espiri- 
tung nilalang na iyon ay dahil 'hindi nila iningatan 
ang kanilang orihinal na kalagayan kundi iniwan 
ang kanilang sariling wastong tahanang dako, ang 
wastong tahanang dako na maliwanag na tumutu- 
koy sa langit na kinaroroonan ng Diyos. 

Yamang ang hain ni Jesu-Kristo ay walang probi- 
syon para sa pagtatakip ng mga kasalanan ng mga 
espiritung nilalang, walang dahilan upang maniwa- 
lang mapatatawad pa ang mga kasalanan ng masu- 
waying mga anghel na iyon. (Heb 2:14-17) Tulad ni 
Adan, sila'y sakdal na mga nilalang na walang likas 
na kahinaan na maaaring ituring na makapagpapa- 


23 


gaan ng kanilang kasalanan kapag hinatulan ang 
kanilang masamang gawa. 

Pagpapatawad ng mga Kasalanan. Gaya ng 
ipinakita sa artikulong IPAHAYAG NA MATUWID (Kung 
paano “ibinibilang” na matuwid), ang Diyos na Jeho- 
va sa diwa ay nagtatala ng “kredito” ng katuwiran sa 
kuwenta niyaong mga namumuhay ayon sa pana- 
nampalataya. Sa paggawa nito, ‘tinatakpan’ o 'pina- 
pawi’ ng Diyos ang mga kasalanan na disin sana'y 
sisingilin sa kuwenta ng mga tapat na iyon. (Iham- 
bing ang Aw 32:1, 2: Isa 44:22, Gaw 3:19.) Kaya na- 
man, inihalintulad ni Jesus ang “mga pagkakamali” 
at “mga kasalanan” sa ‘mga utang.” (Ihambing ang 
Mat 6:14, 18:21-35, Luc 11:4.) Bagaman ang kani- 
lang mga kasalanan ay gaya ng iskarlata, 'hinuhu- 
gasan’ ni Jehova ang mantsa na nagpapaging-di- 
banal sa kanila. (Isa 1:18, Gaw 22:16) Ang paraan 
ng pagpapahayag ng Diyos ng kaniyang magiliw na 
awa at maibiging-kabaitan samantalang pinanana- 
tili ang kaniyang sakdal na katarungan at katuwiran 
ay tinatalakay sa PAGSISISI: PAKIKIPAGKASUNDO, PANTU- 
BOS; at iba pang kaugnay na mga artikulo. 

Pag-iwas sa Kasalanan. Ang pag-ibig sa Diyos 
at sa kapuwa ay isang pangunahing paraan upang 
maiwasan ang kasalanan, na isang katampalasa- 
nan, yamang ang pag-ibig ay isang namumukod- 
tanging katangian ng Diyos, ginawa niyang punda- 
syon ng kaniyang Kautusan sa Israel ang pag-ibig. 
(Mat 22:37-40, Ro 13:8-11) Sa ganitong paraan, ang 
mga Kristiyano ay maaaring maging kaisa ng Diyos 
at ng kaniyang Anak taglay ang kagalakan, at hindi 
hiwalay sa kaniya. (1Ju 1:3, 3:1-11, 24: 4:16) Ang 
mga ito ay tumatanggap ng patnubay ng banal na 
espiritu ng Diyos at maaaring “mabuhay ayon sa es- 
piritu mula sa pangmalas ng Diyos,” anupat humin- 
to na mula sa mga kasalanan (1Pe 4:1-6) at naglulu- 
wal ng matuwid na mga bunga ng espiritu ng Diyos 
kahalili ng balakyot na mga bunga ng makasalanang 
laman. (Gal 5: 16-26) Sa gayo'y maaari silang magta- 
mo ng kalayaan mula sa pananaig ng kasalanan. 
--Ro 6:12-22. 

Kung ang isa ay may pananampalataya sa tiyak 
na gantimpala ng Diyos para sa katuwiran (Heb 11: 
1, 6), mapaglalabanan niya ang panghihikayat ng 
kasalanan na makibahagi sa pansamantalang kasi- 
yahan nito. (Heb 11:24-26) Yamang “ang Diyos ay 
hindi isa na malilibak,” batid ng isang indibiduwal 
na hindi siya makaiiwas sa tuntunin na “anuman 
ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kaniyang aa- 
nihin,” at sa gayo'y naipagsasanggalang siya mula 
sa panlilinlang ng kasalanan. (Gal 6:7, 8) Natatanto 
niya na ang mga kasalanan ay hindi maaaring ita- 
go nang habang panahon (1Ti 5:24) at na “bagaman 
ang isang makasalanan ay gumagawa ng masama 
nang isang daang ulit at nagpapatuloy nang maha- 
bang panahon hangga't kinalulugdan niya,” gayun- 


KASALANAN 


ma'y “magiging mabuti ang kalalabasan para sa 
mga natatakot sa tunay na Diyos,” ngunit hindi para 
sa balakyot na hindi natatakot sa Diyos. (Ec 8:11-13, 
ihambing ang Bil 32:23, Kaw 23:17, 18.) Anumang 
materyal na kayamanang natamo ng balakyot ay 
hindi makabibili ng proteksiyon para sa kanila laban 
sa paghatol ng Diyos (Zef 1:17, 18), at ang totoo, sa 
kalaunan, ang yaman ng makasalanan ay magiging 
isang bagay na “nakaimbak para sa matuwid.” (Kaw 
13:21, 22, Ec 2:26) Yaong mga nagtataguyod ng ka- 
tuwiran dahil sa pananampalataya ay makaliwas sa 
pagpasan sa “mabigat na pasan" na dulot ng kasala- 
nan, ang kawalan ng kapayapaan ng isip at puso, 
ang panghihinang bunga ng espirituwal na pagka- 
kasakit.---Aw 38:3-6, 18, 41:4. 

Ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos ang sa- 
ligan ng gayong pananampalataya at ang paraan 
upang mapatibay iyon. (Aw 119:11, ihambing ang 
Aw 106:7.) Ang taong nagmamadali sa pagkilos 
nang hindi muna naghahanap ng kaalaman tungkol 
sa kaniyang landas ay 'sasala sa marka, anupat 
nagkakasala. (Kaw 19:2, tlb sa Rbi8) Dahil natatan- 
to niya na ang isang makasalanan ay makasisira 
ng maraming kabutihan,’ sinisikap ng taong matu- 
wid na kumilos taglay ang tunay na karunungan. 
(Ihambing ang Ec 9:18, 10:1-4.) Isang matalinong 
landasin ang umiwas na makipagsamahan sa mga 
nagsasagawa ng huwad na pagsamba at sa mga ta- 
ong may inklinasyon sa imoralidad, sapagkat ang 
mga ito'y bumibitag sa isa tungo sa kasalanan at su- 
misira ng kapaki-pakinabang na mga ugali.---Exo 
23:33, Ne 13:25, 26, Aw 26:9-11, Kaw 1:10-19, Ec 
7:26; 1Co 15:33, 34. 

Sabihin pa, maraming bagay na maaaring gawin 
o hindi gawin ng isa, o na maaari niyang gawin sa 
iba't ibang paraan, nang hindi siya pinapatawan ng 
hatol ng kasalanan. (Ihambing ang 1Co 7:27, 28.) 
Hindi kinukulong ng Diyos ang tao sa pamamagi- 
tan ng pagkarami-raming tagubilin may kaugna- 
yan sa maliliit na detalye kung paano dapat gawin 
ang mga bagay-bagay. Maliwanag na inaasahan 
niyang gagamitin ng tao ang kaniyang katalinu- 
han, at binigyan din Niya siya ng sapat na kalaya- 
an upang ipamalas ang kaniyang indibiduwal na 
personalidad at mga hilig. Maraming batas ang na- 
kapaloob sa tipang Kautusan, ngunit kahit ang 
mga ito ay hindi nag-alis sa kalayaan ng mga tao 
na ipahayag ang kanilang sarili. Sa katulad na pa- 
raan, ang Kristiyanismo, na nagdiriin sa pag-ibig 
sa Diyos at sa kapuwa bilang patnubay na alituntu- 
nin, ay nagbibigay rin sa mga tao ng pinakamala- 
wak na kalayaang posible na maaaring naisin ng 
mga taong may mga pusong nakahilig sa katuwi- 
ran.--Ihambing ang Mat 22:37-40, Ro 8:21, ting- 
nan ang JEHOVA (Isang Diyos ng moral na mga pa- 
mantayan): KALAYAAN. 


KASALANAN, HANDOG UKOL SA 


KASALANAN, HANDOG UKOL SA. Ting- 
nan ang HANDOG, MGA. 


KASAMA. Nang babalaan ng apostol na si 
Pablo ang mga Kristiyano hinggil sa panganib na 
dulot ng masasamang “kasama,” ginamit niya ang 
pangngalang Griego na homilli'a. (1Co 15:33) Ang 
salitang Griegong ito ay nauugnay sa pandiwang 
homile'o, na nangangahulugang “makipag-usap.” 
(Gaw 20:11) Nagpapahiwatig ito ng pakikipagsama- 
han o pakikipag-ugnayan sa iba, kadalasa'y sa pa- 
mamagitan ng pakikipag-usap subalit kung min- 
sa'y sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ginamit ng 
Griegong Septuagint ang salitang ito upang isalin 
ang mga salitang Hebreo para sa “panghihikayat” sa 
Kawikaan 7:21 at “kaukulan bilang asawa" sa Exodo 
21:10. 

Ang mga nagnanais ng pagsang-ayon ng Diyos 
ay pumipili ng mga taong maibigin sa katuwiran 
at katotohanan bilang kanilang mga kasama. (2Ti 
2:22) Hindi na rin sila ‘nakikisama [sa literal, naki- 
kihalubilo] sa mga miyembro ng kongregasyon na 
ang paraan ng pamumuhay ay humantong sa opis- 
yal na pagsaway dahil sa paggawi nang walang ka- 
ayusan. Bagaman patuloy silang nagpapamalas ng 
pag-ibig sa gayong mga indibiduwal, ipinakikita nila 
na hindi nila sinasang-ayunan ang walang-kaayu- 
sang paggawi ng mga ito. (2Te 3:6-15) Kung paa- 
nong ang mabubuting kasama ay makatutulong sa 
isa upang patuloy na lumakad kaayon ng karunu- 
ngan ng Diyos, tiyak na makapipinsala naman sa 
kaniya ang masasamang kasama. Sinasabi ng kina- 
sihang kawikaan: “Siyang lumalakad na kasama ng 
marurunong ay magiging marunong, ngunit siyang 
nakikipag-ugnayan sa mga hangal ay mapapariwa- 
ra.” (Kaw 13:20, ihambing ang Kaw 22:24, 25, 28:7: 
29:3.) Ang salitang Hebreo na ra-@h, na isinalin sa 
Kawikaan 13:20 bilang “nakikipag-ugnayan,” ay isi- 
nasalin din bilang “nakikisama” at nauugnay sa sa- 
litang Hebreo na re'a', na nangangahulugang “kapu- 
wa, kasamahan.”---Huk 14:20, Lev 19:18, Aw 15:3. 

Ipinakikita ng maraming halimbawa sa Kasulatan 
na ang di-kanais-nais na mga kasama ay talagang 
makapipinsala sa isa. May-kamangmangang naki- 
sama ang anak ni Jacob na si Dina sa mga babaing 
Canaanita, at humantong ito sa panghahalay sa ka- 
niya ni Sikem, na anak ng isang Hivitang pinuno. 
(Gen 34:1, 2) Nakinig ang anak ni David na si Am- 
non sa masamang payo ng kaniyang kaibigang si 
Jehonadab at ginahasa niya ang kaniyang kapatid sa 
ama na si Tamar. Dahil dito'y napoot sa kaniya ang 
tunay na kapatid ni Tamar na si Absalom, na nag- 
papatay sa kaniya nang maglaon. (2Sa 13:3-29) Sa- 
lungat sa mga utos ni Jehova, ang mga Israelita ay 
nakisama sa mga Canaanita, nakipag-alyansa sa 
mga ito ukol sa pag-aasawa, at tinularan ang maha- 


24 


lay na pagsamba ng mga ito, anupat nagalit sa ka- 
nila si Jehova at pinabayaan sila. (Deu 7:3, 4: Huk 
3:5-8) Maging si Solomon ay tumalikod sa pagsam- 
ba kay Jehova nang kumuha siya ng mga asawang 
sumasamba sa huwad na mga diyos. (Ne 13:26) Da- 
hil sa impluwensiya ni Jezebel na isang mananam- 
ba ni Baal, si Ahab ay naging mas masama kaysa sa 
lahat ng mga haring Israelita na nauna sa kaniya. 
(1Ha 21:25) Muntik nang mamatay ang makadiyos 
na si Jehosapat dahil sa malapit na pakikipagsama- 
han sa maharlikang sambahayan ni Ahab, at mun- 
tik na ring malipol ang maharlikang sambahayan ni 
David dahil sa pakikipag-alyansa ni Jehosapat kay 
Ahab ukol sa pag-aasawa.--2Cr 18:1-3, 29-31, 22: 
10, 11. 

Ang nagkakaisang kalipunan ng mga tunay na 
Kristiyano, bagaman binubuo ng maliliit na grupo, 
mga kongregasyon, o nakapangalat na mga indibi- 
duwal, ay isang “samahan ng mga kapatid,” o isang 
kapatiran, na tinutukoy ng pananalitang Griego na 
a-del:pho'tes. (1Pe 2:17: 5:9) Upang manatiling baha- 
gi ng kapatirang ito, iniiwasan ng mga tunay na 
Kristiyano ang anumang pakikipagsamahan sa si- 
numang nasa gitna nila na nagtataguyod ng huwad 
na mga turong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. 
(Ro 16:17, 18) Tinagubilinan ng Kristiyanong apos- 
tol na si Juan ang kaniyang mga kapananampalata- 
ya na huwag tanggapin sa kanilang mga tahanan 
o batiin ang gayong bulaang guro, yamang magbi- 
bigay iyon sa kaniya ng pagkakataon na maiharap 
ang kaniyang pilipit at maling doktrina. Kung baba- 
tiin ng isa ang gayong tao, magpapahiwatig ito ng 
pag-ayon sa kaniya at nagiging kabahagi siya sa 
“balakyot na mga gawa" nito. (2Ju 10, 11) Sa kabila 
ng napakaraming katibayan hinggil sa pagiging ti- 
yak ng pagkabuhay-muli ng mga patay, alam ng 
apostol na si Pablo na ang pakikipagsamahan sa 
mga tumatanggi sa turong Kristiyanong ito ay ma- 
kasisira sa pananampalataya ng isa. Kaya naman 
isinulat niya: “Huwag kayong paliligaw. Ang ma- 
sasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakina- 
bang na mga ugali.”--1Co 15:12-22, 33, tingnan 
ang APOSTASYA. 


KASAMAAN [sa Ingles, evil]. Yaong nagbu- 
bunga ng kirot, kalumbayan, o kabagabagan. Sa Ta- 
galog, upang maitawid ang tamang diwa nito, ang 
napakalawak na salitang Hebreo na ra" ay isinasalin 
sa iba't ibang paraan bilang “masama,” “mapang- 
law, “pangit,” “kapaha-pahamak,” “malubha, “di- 
mapagbigay,” at “mainggitin,” depende sa konteks- 
to. (Gen 2:9: 40:7: 41:3: Exo 33:4; Deu 6:22, 28:35: 
Kaw 23:6: 28:22) Ang salitang Griego na ka-kos' ay 
maaari namang bigyang-katuturan bilang yaong 
(1) masama sa moral at (2) mapaminsala, ang 
ilan sa mga salin nito ay: “masama,” “nakasasakit,” 


25 


'mapaminsala, “mali.” (Ro 7:19: 12:17: Col 3:5: Tit 
1:12; Heb 5:14) Ang pandiwang Hebreo naman na 
qalalľ ay nangangahulugang “isumpa.”--Tingnan 
ang SUMPA Blg. 3. 

Gaya ng unang pagkagamit sa Kasulatan, ang sa- 
litang ra' ay ang mismong kabaligtaran ng mabuti. 
Si Adan ay inutusan na huwag kumain mula sa pu- 
nungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama 
(ra') at binabalaan din siya may kinalaman sa mga 
ibubunga ng pagsuway rito. Samakatuwid, maliwa- 
nag na ang Diyos ang nagtatakda ng pamantayan 
may kinalaman sa kung ano ang mabuti at kung 
ano ang masama, walang karapatan ang tao na gu- 
mawa ng gayon nang hiwalay sa Diyos. Bagaman 
sumalansang si Adan sa malinaw na kautusan ng 
Diyos, ang pagsalansang na ito ay hindi maisisisi 
kay Jehova, “sapagkat sa masasamang bagay [isang 
anyo ng ka-kos'] ay hindi masusubok ang Diyos ni 
sinusubok man niya ang sinuman. Kundi ang bawat 
isa ay nasusubok kapag nahihila at naaakit ng sari- 
li niyang pagnanasa."”--San 1:13, 14, Gen 2:16, 17; 
3:17-19. 

Ang Kahulugan ng Pagpapasapit ni Jehova 
ng Kasamaan. [Makatuwiran lamang na nagpa- 
sapit si Jehova kay Adan ng kasamaan o kapaha- 
makan dahil sa kaniyang pagsuway. Kaya naman 
sa Kasulatan, si Jehova ay tinutukoy na Maylalang 
ng kasamaan o kapahamakan. (Isa 45:7; ihambing 
ang KJ.) Ang paglalapat niya ng parusa para sa ka- 
salanan, samakatuwid nga, kamatayan, ay naging 
isang kasamaan, o kapahamakan, para sa sangkata- 
uhan. Samakatuwid nga, ang kasamaan ay hindi la- 
ging tumutukoy sa masamang gawa. Ang mga ha- 
limbawa ng mga kasamaan o mga kapahamakang 
nilikha ni Jehova ay ang Baha noong mga araw ni 
Noe at ang Sampung Salot na pinasapit sa Ehipto. 
Subalit hindi mali ang pagpapasapit ng mga kasa- 
maang ito. Sa halip, ang dalawang kasong ito ay 
nagsasangkot ng makatuwirang paglalapat ng kata- 
rungan laban sa mga manggagawa ng kamalian. 
Gayunman, dahil sa kaniyang awa, may mga pag- 
kakataong nagpipigil si Jehova sa pagpapasapit ng 
binalak niyang kapahamakan o kasamaan bilang 
paglalapat ng kaniyang matuwid na paghatol dahil 
nagsisi yaong mga nasasangkot. (Jon 3:10) Karag- 
dagan pa, sa pagbibigay niya ng babala, maibiging 
naglaan si Jehova ng mga pagkakataon sa mga 
manggagawa ng masama upang magbago ng kani- 
lang landasin at sa gayo'y patuloy na mabuhay. 
--Fze 33:11. 

Pag-iwas sa Kasamaan. Yamang si Jehova ang 
nagtatakda ng pamantayan ng mabuti at masama, 
kailangan na lubusang makilala ng indibiduwal ang 
pamantayang iyon upang mapag-unawa niya kung 
anong landasin ang dapat niyang tahakin. (Heb 
5:14) Ang pag-ibig sa salapi ay kabilang sa masasa- 


KASAMAAN 


ma, o nakasasakit, na mga bagay na dapat iwa- 
san. (1Ti 6:10) Hindi isang katalinuhan na mabalisa 
tungkol sa materyal na mga bagay, yamang, gaya 
ng sinabi ni Jesus, “sapat na para sa bawat araw ang 
sarili nitong kasamaan [ka-ki@],” samakatuwid nga, 
ang kabagabagan, o kapighatian, na dulot ng bawat 
araw. (Mat 6:34) Sa pagbibihis ng bagong persona- 
lidad, kabilang ang “nakasasakit na pagnanasa" sa 
mga bagay na dapat iwaksi. (Col 3:5) Kung paanong 
tinukso ng Diyablo si Jesus sa pamamagitan ng ka- 
samaan, nasusumpungan din ng mga Kristiyano na 
ang masasamang kaisipan ay bumabangon o iniha- 
harap sa kanila. Ngunit upang huwag silang mahi- 
la sa kasalanan kapag nangyayari ito, dapat na sun- 
dan ng mga Kristiyano ang halimbawa ni Jesus 
at kaagad na iwaksi ang gayong kasamaan. (San 
1:13-15, Mat 4:1-11, Fil 4:8) Bagaman dahil sa di- 
kasakdalan ng tao ay nasusumpungan ng isang 
Kristiyano na patuluyan siyang nakikipaglaban sa 
makasalanang laman, gaya ni Pablo, at maaaring 
nagagawa niya ang masama na hindi niya nais ga- 
win, hindi siya dapat magpadaig sa laman kundi da- 
pat na patuloy niya itong labanan. (Ro 7:21, 8:8) 
Ang panganib ng hindi pamumuhay ayon sa matu- 
wid na mga kahilingan ng Diyos ay malinaw na ma- 
kikita sa sinabi ni Jesus may kinalaman sa tapat na 
alipin. Lalapatan ng pinakamatinding kaparusahan 
ang aliping iyon kung hindi niya tutuparin ang mga 
pananagutang ipinagkatiwala sa kaniya at mam- 
bugbog pa nga siya ng kaniyang mga kapuwa alipin. 
--Mat 24:48-51. 

Pagtitiis ng mga Kristiyano ng Kasamaan. 
Hindi binibigyan ng Kasulatan ng karapatan ang 
mga Kristiyano na magdulot ng kasamaan sa iba, 
o gumanti. Ganito ang payo ng Bibliya: “Huwag gu- 
manti kaninuman ng masama para sa masama.” 
“Huwag ipaghiganti ang inyong sarili . . . “Akin ang 
paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ni Jehova.”” “Hu- 
wag kang padaig sa masama, kundi patuloy na da- 
igin ng mabuti ang masama.” (Ro 12:17, 19, 21) Bu- 
kod dito, sa relatibo nilang pagpapasakop sa mga 
pamahalaang namumuno sa kanila, ang mga ling- 
kod ng Diyos ay hindi dapat masumpungang nag- 
sasagawa ng masama, sapagkat ang gayong mga 
pamahalaan, sa pamamagitan ng kanilang mga ta- 
gapamahala na nagtataglay ng bigay-Diyos na bud- 
hi sa isang nakabababa o nakahihigit na antas, ay 
kumikilos laban sa kasamaan alinsunod sa batas ng 
lupain at marapat na gumagamit ng kanilang awto- 
ridad upang parusahan ang mga manggagawa ng 
kamalian. (Ro 13:3, 4) Mananagot sila sa Kataas-taa- 
sang Hukom sa anumang maling paggamit ng kani- 
lang awtoridad. Sa pagtitiis naman ng kasamaan 
alang-alang sa katuwiran, ang mga Kristiyano ay 
nagkakaroon ng pribilehiyo na makibahagi sa pag- 
luwalhati sa banal na pangalan ng Diyos.---1Pe 4:16. 


KASANGKAPANG PANGNIBEL 


KASANGKAPANG PANGNIBEL. Tingnan 
ang PANGNIBEL, KASANGKAPANG. 


KASIA [sa Heb., giddah: qetsiah: sa Ingles, 
cassia]. Bagaman dalawang salitang Hebreo ang gi- 
nagamit sa Bibliya upang tumukoy sa halamang ito, 
ipinahihiwatig ng mga bersiyong Syriac at Targum 
na ang mga iyon ay parehong kumakapit sa iisang 
puno o sa produkto niyaon. Sa ngayon, ang cassia 
bark tree (Cinnamomum cassia) ay tumutubo sa si- 
langang Asia at kabilang sa pamilya ng punong ka- 
nela. Maaari itong umabot sa taas na 12 m (40 piye) 
at ang mga dahon nito ay makikintab at matitigas. 
Kapag ang panloob na talob ng mga sanga (tinata- 
wag na cassia lignea) ay hiniwa, iyon ay natutuyo at 
natutuklap, anupat kusang bumibilot, at pagkatapos 
ay dinadala sa pamilihan. Mas magaspang at mas 
matapang ang amoy ng talob ng kasia kaysa sa ta- 
lob ng kanela. Ang mga bagong-usbong na bulaklak 
ay ginagamit sa paghahanda ng pagkain, at ang 
magulang na mga bulaklak naman, kapag natuyo, 
ay nagsisilbing mabangong insenso. 

Nang ihanda ang banal na langis na pamahid no- 
ong ginagawa ang tabernakulo, ang kasia ay kasa- 
ma sa mga sangkap na ginamit bilang “mga pinaka- 
piling pabango.” (Exo 30:23-25) Naging prominente 
ang kasia sa mga paninda ng mga mangangalakal 
at mga negosyante ng lunsod ng Tiro. (Eze 27:19) Sa 
Awit 45:8, ginamit ang salitang qgetsi ah” upang ila- 
rawan ang mababangong kasuutan ng hari sa araw 
ng kaniyang kasal. Bukod sa tekstong ito, ang ta- 
nging paglitaw ng qetsi-ah' ay bilang pangalan ng 
ikalawang anak na babae ni Job, si Kezia, na ipina- 
nganak matapos gumaling si Job sa kaniyang ka- 
ramdaman.---Job 42:14. 


KASINUNGALINGAN. Ang kabaligtaran ng 
katotohanan. Karaniwan na, ang pagsisinungaling 
ay nagsasangkot ng pagsasabi ng kabulaanan sa 
isang tao na may karapatang malaman ang katoto- 
hanan at ginagawa iyon sa layuning dayain o pinsa- 
lain siya o ang ibang tao. Ang kasinungalingan ay 
hindi naman laging sa pamamagitan lamang ng sa- 
lita maipapahayag. Maipapahayag din ito sa gawa, 
samakatuwid nga, ang isang tao ay maaaring na- 
mumuhay sa isang kasinungalingan. Ang pandi- 
wang Hebreo na nagtatawid ng ideya ng pagsasabi 
ng di-totoo ay ka-zav!. (Kaw 14:5) Ang isa pang pan- 
diwang Hebreo na shaqar’ ay nangangahulugan 
namang “makitungo o kumilos nang may kabulaa- 
nan,” at ang anyong pangngalan nito ay isinasalin 
bilang “kasinungalingan, panlilinlang, kabulaanan.” 
(Lev 19:11, Aw 44:17: Lev 19:12; Aw 33:17: Isa 57:4) 
Ang Hebreong shaw, na isinasalin kung minsan bi- 
lang “kabulaanan,” ay pangunahin nang tumutukoy 
sa bagay na walang kabuluhan, walang saysay. (Aw 


26 


12:2: Deu 5:20, Aw 60:11; 89:47, Zac 10:2) Maliwa- 
nag na ang pandiwang Hebreo naman na ka-chash' 
(manlinlang) ay may saligang kahulugan na “hin- 
di nakasisiya.” (Lev 19:11; Os 9:2) Ang terminong 
Griego na pseu'dos at ang kaugnay na mga salita ay 
nauugnay sa pagsisinungaling at kabulaanan. 

Ang ama, o tagapagpasimula, ng pagsisinunga- 
ling ay si Satanas na Diyablo. (Ju 8:44) Ang kasinu- 
ngalingan niya na itinawid sa unang babaing si Eva 
sa pamamagitan ng isang serpiyente ay nagdulot 
noong bandang huli ng kamatayan kay Eva at sa 
asawa nitong si Adan. (Gen 3:1-5, 16-19) Nakaugat 
sa kasakiman at maling pagnanasa ang unang kasi- 
nungalingang iyon. Nilayon ito upang ang pag-ibig 
at pagsunod ng unang mag-asawa ay maibaling sa 
isa na sinungaling, na nagharap ng kaniyang sari- 
li mismo bilang isang anghel ng liwanag, anupat 
isang tagapagpala. (Ihambing ang 2Co 11:14.) Ang 
lahat ng iba pang binigkas na mapaminsalang kasi- 
nungalingan mula noong panahong iyon ay kababa- 
naagan din ng kasakiman at maling pagnanasa. 
Ang mga tao ay nagsisinungaling upang makaligtas 
sa nararapat na kaparusahan, upang makinabang sa 
ikapipinsala ng iba, at upang matamo o mapanatili 
ang ilang partikular na pakinabang, materyal na 
mga gantimpala, o ang papuri ng mga tao. 

Ang lalo nang mabigat ay ang relihiyosong mga 
kasinungalingan, yamang isinasapanganib ng mga 
ito ang kinabukasan ng mga taong nadadaya ng 
mga ito. Sinabi ni Jesu-Kristo: “Sa aba ninyo, mga 
eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw! sa- 
pagkat tinatawid ninyo ang dagat at ang tuyong 
lupa upang gawing proselita ang isa, at kapag na- 
ging gayon siya ay pinangyayari ninyong mapaha- 
nay siya ukol sa Gehenna na makalawang ulit pa 
kaysa sa inyong sarili.” (Mat 23:15) Kapag ipinagpa- 
palit ng isang tao ang katotohanan ng Diyos tungo 
sa “kasinungalingan,” ang kabulaanan ng idolatriya, 
maaari siyang maging isang manggagawa ng ma- 
sama at buktot na bagay.---Ro 1:24-32. 

Makikita sa kaso ng relihiyosong mga lider ng Ju- 
daismo noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa 
lupa kung ano ang maaaring mangyari kapag ini- 
wan ng isa ang katotohanan. Nagpakana sila na pa- 
tayin si Jesus. Pagkatapos, nang buhayin siyang 
muli, sinuhulan nila ang mga kawal na nagbantay 
sa libingan upang ilihim ng mga ito ang katotoha- 
nan at magpalaganap sila ng isang kasinungalingan 
tungkol sa pagkawala ng katawan ni Jesus.---Mat 
12:14: 27:1, 2, 62-65; 28:11-15, Mar 14:1, Luc 20:19. 

Ang Diyos na Jehova ay hindi makapagsisinunga- 
ling (Bil 23:19, Heb 6:13-18), at kinapopootan niya 
ang “bulaang dila.” (Kaw 6:16-19) Ang kautusan 
niya sa mga Israelita ay humihiling ng kabaya- 
ran para sa mga pinsalang idinulot ng panlilinlang 


27 


o mapaminsalang pagsisinungaling. (Lev 6:2-7: 19: 
11, 12) At tatanggapin naman ng isang taong nag- 
haharap ng bulaang patotoo ang kaparusahang hi- 
nahangad niyang ipataw sa iba sa pamamagitan ng 
kaniyang mga kasinungalingan. (Deu 19:15-21) Ang 
pangmalas ng Diyos sa mapaminsalang pagsisinu- 
ngaling, gaya ng makikita sa Kautusan, ay hindi 
nagbago. Yaong mga naghahangad na matamo ang 
kaniyang pagsang-ayon ay hindi maaaring mami- 
hasa sa pagsisinungaling. (Aw 5:6, Kaw 20:19: Col 3: 
9, 10; 1Ti 3:11, Apo 21:8, 27; 22:15) Hindi sila maa- 
aring mamuhay sa kasinungalingan, anupat nag- 
aangking iniibig nila ang Diyos samantalang napo- 
poot naman sa kanilang kapatid. (1Ju 4:20, 21) Dahil 
nagbulaan sila sa banal na espiritu sa pamamagitan 
ng pagsisinungaling, si Ananias at ang kaniyang 
asawa ay namatay.--Gaw 5:1-11. 

Gayunman, yaong mga taong nadala lamang ng 
situwasyon na magsinungaling ay hindi naman aw- 
tomatikong nakagawa ng kasalanang walang kapa- 
tawaran. Ipinakikita ng kaso ni Pedro, nang ikaila 
niya nang tatlong ulit si Jesus, na kapag ang isang 
tao ay tunay na nagsisisi, patatawarin siya ng Diyos. 
--Mat 26:69-75. 

Bagaman tiyakang hinahatulan sa Bibliya ang 
mapaminsalang pagsisinungaling, hindi ito nanga- 
ngahulugang obligado ang isang tao na magsiwalat 
ng katotohanan sa mga taong walang karapatan 
doon. Nagpayo si Jesu-Kristo: “Huwag ninyong ibi- 
gay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man 
ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, 
upang hindi nila yurakan ang mga iyon sa ilalim ng 
kanilang mga paa at bumaling at kayo ay lapain.” 
(Mat 7:6) Kaya naman, sa ilang pagkakataon ay tu- 
manggi si Jesus na magbigay ng kumpletong im- 
pormasyon o tuwirang mga sagot sa ilang tanong 
kung ang paggawa ng gayon ay magdudulot ng di- 
kanais-nais na pinsala. (Mat 15:1-6, 21:23-27: Ju 
7:3-10) Maliwanag, ang naging pagkilos nina Abra- 
ham, Isaac, Rahab, at Eliseo nang iligaw nila o nang 
hindi nila sabihin ang buong katotohanan sa mga 
di-sumasamba kay Jehova ay dapat malasin sa ga- 
yunding paraan.--Gen 12:10-19, kab 20, 26:1-10, 
Jos 2:1-6: San 2:25, 2Ha 6:11-23. 

Hinahayaan ng Diyos na Jehova na “ang pagkilos 
ng kamalian” ay mapasa mga taong mas pumipili sa 
kabulaanan “upang mapaniwalaan nila ang kasinu- 
ngalingan" sa halip na ang mabuting balita tungkol 
kay Jesu-Kristo. (2Te 2:9-12) Ang simulaing ito ay 
inilalarawan ng pangyayari may kinalaman sa Isra- 
elitang si Haring Ahab maraming siglo bago nito. 
Tiniyak ng nagsisinungaling na mga propeta kay 
Ahab na magtatagumpay siya sa digmaan laban sa 
Ramot-gilead, samantalang ang propeta ni Jehova 
na si Micaias ay humula naman ng kasakunaan. 
Gaya ng isiniwalat kay Micaias sa pangitain, pina- 


KASIPAGAN 


hintulutan ni Jehova ang isang espiritung nilalang 
na maging isang “espiritung mapanlinlang" sa bibig 
ng mga propeta ni Ahab. Samakatuwid nga, ginamit 
ng espiritung nilalang na ito ang kaniyang kapang- 
yarihan sa kanila upang kanilang salitain, hindi ang 
katotohanan, kundi ang nais nilang sabihin at ang 
nais ni Ahab na marinig mula sa kanila. Bagaman 
binabalaan na, mas pinili ni Ahab na magpalinlang 
sa kanilang mga kasinungalingan, at buhay niya 
ang naging kabayaran nito.-- 1Ha 22:1-38, 2Cr 18. 


KASIPAGAN. Patuloy at matiyagang pagga- 
wa, puspusang pagsisikap, pagiging masikap, si- 
gasig. Karaniwan na, ang terminong ito ay nag- 
papahiwatig ng matuwid at kapaki-pakinabang na 
pagpapagal. Kabaligtaran ito ng kakuparan o ng 
pagkabatugan. 

Sa Bibliya, ang salitang Griego na isinasaling “ka- 
sipagan” ay mas madalas isalin bilang “kasigasigan,” 
“tunay na kasigasigan,” o “marubdob na pagsisikap.” 
Kung minsan, ang diwa ng salitang ito ay itinatawid 
ng saling “pagmamadali,” “bilis,” o “gawain.” 

Pinaaalalahanan ang mga Kristiyano na hu- 
wag maging makupad ang kanilang mga kamay 
o manghimagod sa paggawa nang may kahusayan. 
Sinabi ni Pablo: “Nais namin na ang bawat isa sa 
inyo ay magpakita ng gayunding kasipagan [sa lite- 
ral, “bilisan”] upang magkaroon ng lubos na katiya- 
kan ng pag-asa hanggang sa wakas, upang hindi 
kayo maging makupad, kundi maging mga tagatu- 
lad niyaong mga sa pamamagitan ng pananampala- 
taya at pagtitiis ay nagmamana ng mga panga- 
ko.” (Heb 6:11, 12, ihambing ang Kaw 10:4, 12:24: 
18:9.) Sinabi ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad: 
“Magpunyagi kayo nang buong-lakas upang maka- 
pasok sa makipot na pinto, sapagkat, sinasabi ko 
sa inyo, marami ang maghahangad na makapasok 
ngunit hindi ito magagawa.” (Luc 13:24) Si Pablo 
mismo ay isang halimbawa ng gayong puspusang 
pagpupunyagi. (Col 1:29, 2Te 3:7-9) Sabihin pa, si 
Jehova at ang kaniyang Anak ang pangunahing 
mga halimbawa ng kasipagan.--Ju 5:17: Isa 40:26. 

Upang maiwasan ng mga Kristiyano na maging 
di-aktibo o di-mabunga, dapat silang “magdagdag, 
bilang tugon [sa mga pangako ng Diyos], ng lahat 
ng marubdob na pagsisikap habang idinaragdag 
nila sa kanilang pananampalataya ang kagalingan, 
kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagbabata, makadi- 
yos na debosyon, pagmamahal na pangkapatid, at 
pag-ibig. (2Pe 1:4-8) Nangangailangan ito ng patu- 
loy na pagpapagal nang may kasipagan at pagtitiya- 
ga (2Ti 2:15, Heb 4:11) at palagiang pagbibigay- 
pansin. (Heb 2:1) Ang malaking bahagi ng lakas na 
kinakailangan para rito ay nagmumula sa tulong ng 
espiritu ni Jehova. Wala nang mas mariin pang 
payo hinggil sa pangangailangang maging masipag 


KASTILYO 


kaysa sa payo ng apostol na si Pablo: “Huwag mag- 
makupad sa inyong gawain. Maging maningas kayo 
sa espiritu. Magpaalipin kayo para kay Jehova"! Ang 
kahilingang ito na maging masipag ay kapit sa lahat 
ng ministro (“maging abala tayo sa ministeryong 
ito”), ngunit lalo na itong kailangan sa mga namu- 
muno o nangangasiwa ng mga pagtitipon at mga 
gawain sa kongregasyon, sapagkat “siya na namu- 
muno, gawin niya iyon nang may tunay na kasiga- 
sigan.”--Ro 12:7, 8, 11. 

Sa kongregasyong Kristiyano, ang mga nagdara- 
hop na tumatanggap ng materyal na tulong mula sa 
kongregasyon ay kailangang maging masipag. Ang 
alituntunin sa Kasulatan ay: “Kung ang sinuman ay 
ayaw magtrabaho, huwag din naman siyang pakai- 
nin.” Pinapayuhan ang mga hindi nagtatrabaho na 
maging abala, “na sa paggawa nang may katahimi- 
kan ay dapat silang kumain ng pagkain na kanila 
mismong pinagpagalan.” (2Te 3:10-12) Ang isang 
nag-aangking Kristiyano na tumatanggi o nagpapa- 
baya sa paglalaan para sa kaniyang sambahayan ay 
"agtatwa na ng pananampalataya at lalong masa- 
ma kaysa sa taong walang pananampalataya.” (1Ti 
5:8) Maging ang mga babaing balong nagdarahop, 
bago sila ilagay sa talaan ng mga regular na pinag- 
lalaanan ng materyal na tulong ng kongregasyon, 
ay kailangang may rekord ng gawaing Kristiyano, 
anupat ‘masikap na sumusunod sa bawat mabuting 
gawa.'--1ITi 5:9, 10. 

Mga Gantimpala ng Kasipagan. Mayaya- 
mang pagpapala ang matatamo ng taong masipag 
kapuwa ngayon at sa hinaharap. “Ang kamay ng 
masikap ang magpapayaman sa isa.” (Kaw 10:4) 
“Ang kamay ng mga masikap ang siyang mamama- 
hala.” (Kaw 12:24) Ang kanilang kaluluwa “ay pata- 
tabain.” (Kaw 13:4) Ang masipag na asawang babae 
ay yaong may “mga anak [na] bumabangon at ipi- 
nahahayag siyang maligaya, bumabangon ang nag- 
mamay-ari sa kaniya, at pinupuri siya nito.” Tung- 
kol sa kaniya ay inihahayag: “Bigyan ninyo siya ng 
mga bunga ng kaniyang mga kamay, at purihin siya 
ng kaniyang mga gawa sa mga pintuang-daan.” 
(Kaw 31:28, 31) Higit sa lahat, ang espirituwal na 
mga kapatid ni Kristo ay sinasabihan: “Gawin ang 
inyong buong makakaya upang tiyakin para sa in- 
yong sarili ang pagtawag at pagpili sa inyo, sapag- 
kat kung patuloy ninyong ginagawa ang mga bagay 
na ito ay hindi kayo sa anumang paraan mabibigo 
kailanman. Sa katunayan, gayon saganang ilalaan 
sa inyo ang pagpasok sa walang-hanggang kahari- 
an ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu- 
Kristo.”--2Pe 1:10, 11. 


KASTILYO. Ang salitang Hebreo na birah’, 
isinalin bilang “kastilyo” o “nakukutaang dako,” ay 
makikita lamang sa mga aklat ng Daniel, Esther, 


28 


Mga Cronica, at Nehemias, na natapos isulat pagka- 
raan ng pagkatapon sa Babilonya, sa pagitan ng 
mga 536 B.C.E. at pagkaraan ng mga 443 B.C.E. 
--ICr 29:1, tlb sa Rbi8, 2Cr 17:12: Es 1:2, tlb sa 
Rbi8. 

Nang sumulat si Ezra gamit ang wika noong ka- 
niyang panahon, iniulat niya na tinawag ni David na 
“kastilyo” ang templo ni Solomon noong pinasisigla 
nito ang bayan na lubusang suportahan ang pagta- 
tayo niyaon.-- 1Cr 29:1, 19. 

Nagtayo si Nehemias ng isang kastilyo o tanggu- 
lan sa HK lamang ng muling-itinayong templo, 
kung saan ito pinakamadaling salakayin. (Ne 2:8, 
7:2) Maliwanag na ang kastilyong ito ay pinalitan ng 
mga Macabeo at muling itinayo ni Herodes na Da- 
kila, na siyang nagbigay rito ng pangalang Tore 
(Tanggulan) ng Antonia. Dito sumailalim si Pablo sa 
interogasyon ng Romanong kumandante ng militar. 
--Gaw 21:31, 32, 37, 22:24, tingnan ang ANTONIA, 
TORE NG. 

Sa pana-panahon, ang hari ng Persia ay tumitira 
sa “kastilyo ng Susan,” mga 360 km (225 mi) sa S ng 
Babilonya. Dito nagtrabaho si Nehemias bilang kati- 
wala ng kopa ng hari bago siya umalis patungong 
Jerusalem. (Ne 1:1) Ito rin ang tagpo ng isa sa mga 
pangitain ni Daniel. (Dan 8:2) Ngunit mas kilala ang 
"kastilyo ng Susan” bilang tagpo ng aklat ng Esther. 
(Es 1:2, 5: 3:15, 8:14) Waring ang “kastilyo ng Su- 
san” ay hindi isang partikular na gusali kundi isang 
kalipunan ng maharlikang mga gusali na nasa loob 
ng isang nakukutaang lugar. Sinusuportahan ito ng 
ilang detalyeng binanggit sa ulat. Naroroon ang “ba- 
hay ng mga babae,” kung saan inihahanda ang mga 
dalaga bago iharap kay Ahasuero. (Es 2:3, 8) Bago 
siya binigyan ng mataas na posisyon sa pamahala- 
an, araw-araw na nakapuwesto si Mardokeo “sa pin- 
tuang-daan ng hari” na nasa “kastilyo ng Susan.” 
—Es 2:5, 21; 3:2-4, tingnan ang SUSAN. 


KASUKLAM-SUKLAM NA BAGAY, ga- 
yundin ang KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. 
Ang mga pangngalang Hebreo na sheets (ka- 
rima-rimarim na bagay) at shiqquts’ (kasuklam- 
suklam na bagay) ay nagmula sa salitang-ugat na 
shaqgats”, na ginagamit sa diwang “marimarim” (Lev 
11:11, 13) at, kapag nasa anyong causative, “gawing 
karima-rimarim.” (Lev 11:43, 20:25) Ang mga ter- 
minong Hebreong ito ay tumutukoy sa bagay na ka- 
suklam-suklam mula sa punto de vista ng tunay na 
pagsamba kay Jehova. Sa maraming salin, ang mga 
ito ay karaniwan nang isinasalin sa mga salitang 
gaya ng “masuklam,” “kasuklam-suklam,” o “kasuk- 
lam-suklam na bagay.” (Dan 11:31, 12:11) Ginamit 
naman ng mga manunulat ng Ebanghelyo na sina 
Mateo at Marcos ang Griegong bdeyg:ma bilang sa- 


29 


lin ng Hebreong shiq-quts' (sa anyong pangmara- 
mihan, shiq'qu-tsim'). (Dan 9:27, Mat 24:15, Mar 
13:14) Ang terminong Griegong ito ay pangunahin 
nang nagpapahiwatig ng bagay na sanhi ng pagka- 
suklam.---Tingnan ang KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. 

Ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang pagkain 
ng partikular na mga hayop, anupat ipinahayag ang 
mga iyon bilang “maruming” kainin (at ihain). Sa- 
makatuwid, para sa mga layuning ito, ang gayong 
uri ng hayop ay dapat ituring na “karima-rimarim 
na bagay” at ang sinumang tao na kakain nito (o ga- 
gamit nito para sa paghahain) ay magiging “kari- 
ma-rimarim,” yamang sa paggawa niya ng gayon 
ay hinahamak niya ang mga utos ng Diyos. (Lev 
7:21: 11:10-13, 20-23, 41, 42: 20:25; Isa 66:17) Ga- 
yunman, ang ipinagbawal na mga hayop ay hindi 
dapat ituring na karima-rimarim sa lahat ng para- 
an, gaya ng ipinakikita ng ibang mga teksto. Halim- 
bawa, bagaman ang asno ay “maruming” kainin 
o ihain, karaniwan itong ginagamit ng mga Israeli- 
ta bilang transportasyon at para sa pagdadala ng 
kargada (Exo 23:4, 5, Mat 21:2-5), nagkaroon ng 
mga kawan ng kamelyo si Haring David, at ginamit 
ang balahibo ng kamelyo bilang pananamit (1Cr 27: 
30, 31, Mat 3:4); at ang agila ay ginamit bilang ang- 
kop na metapora at simili upang sumagisag sa pro- 
teksiyon at pangangalaga ng Diyos sa Israel noong 
panahon ng Pag-alis. (Exo 19:4, Deu 32:9-12) Nang 
alisin na ang tipang Kautusan, ang utos na ituring 
ang gayong mga hayop bilang “karima-rimarim” 
na pagkain ay nagwakas.--Gaw 10:9-15, 1Ti 4:1-5, 
tingnan ang HAYOP, MGA. 

Bagaman ang Hebreong sheets ay pantanging 
ginagamit may kaugnayan sa “maruruming” hayop, 
ang salitang shig-quts' naman ay pangunahin nang 
ginagamit may kinalaman sa mga idolo at mga ido- 
latrosong gawain. Noong panahon ng Pag-alis, tina- 
gubilinan ni Jehova ang mga Israelita na itapon ang 
“mga kasuklam-suklam na bagay” at ang “mga ka- 
rumal-dumal na idolo ng Ehipto,” ngunit hindi ito 
sinunod ng ibang mga indibiduwal, sa gayo'y nila- 
pastangan nila ang pangalan ng Diyos. (Eze 20:6-9) 
Noong patungo na sila sa Lupang Pangako, dumaan 
ang Israel sa gitna ng mga bansang pagano at na- 
kita nila “ang mga kasuklam-suklam na bagay at 
mga karumal-dumal na idolo ng mga iyon, kahoy at 
bato, pilak at ginto.” Ipinag-utos sa kanila na “lubos 
na marimarim” sa gayong relihiyosong mga imahen 
bilang “bagay na nakatalaga sa pagkapuksa,” anupat 
hindi nila dapat ipasok ang mga iyon sa kanilang 
mga tirahan. (Deu 29:16-18, 7:26) Mismong ang hu- 
wad na mga diyos at mga diyosa ng mga bansang 
iyon, kabilang na si Milcom, o Molec, gayundin sina 
Kemos at Astoret, ay mga “kasuklam-suklam na ba- 
gay.” (1Ha 11:5, 7, 2Ha 23:13) Nang magsagawa ng 


KASUKLAM-SUKLAM NA BAGAY 


gayong idolatriya ang Israel, ito rin ay naging ka- 
suklam-suklam sa paningin ng Diyos, at dahil sa 
pagpaparungis sa templo nang dakong huli sa pa- 
mamagitan ng mga bagay na idolatroso, napoot ang 
Diyos sa bansang ito, na humantong sa pagkati- 
wangwang nito. (Jer 32:34, 35; Eze 7:20-22, Os 
9:10) Sa pamamagitan ng 'paglilingkod sa kahoy at 
bato, nasangkot sila sa “imoral na pakikipagtalik,” 
o espirituwal na pakikiapid, sa gayo'y naputol ang 
kanilang pakikipagtalastasan sa Diyos.---Eze 20:30- 
32, ihambing ang Jer 13:27. 

Tanging sa pamamagitan ng puspusan at may- 
tapang na pagkilos ng ilang hari upang maalis sa lu- 
pain ang idolatriya kung kaya nakaranas ng pag- 
papala ang bansang iyon sa pana-panahon. (2Ha 
23:24: 2Cr 15:8-15) Nilinaw ng Diyos na ang ta- 
nging paraan upang masauli ang mga Israelita mula 
sa kanilang dumarating na pagkabihag at mabalik 
sa kanilang dating katayuan bilang kaniyang bayan 
ay ang lubusang paglilinis ng kanilang sarili mula sa 
gayong mga gawain. (Eze 11:17-21) Sa isang katu- 
lad na hula, ang mga pagtukoy kay David bilang 
ang hari ng nilinis na bayang iyon at ang kani- 
lang “isang pastol” at “pinuno hanggang sa pana- 
hong walang takda” ay maliwanag na tumutukoy sa 
isang mas malaking katuparan sa bansa ng espiri- 
tuwal na Israel, ang kongregasyong Kristiyano, sa 
ilalim ng pinahirang Tagapagmana ng trono ni Da- 
vid, si Kristo Jesus.--Eze 37:21-25, ihambing ang 
Luc 1:32, Ju 10:16. 

Sa Nahum 3:6, patiunang sinabi ng hula laban 
sa kabisera ng Asirya, ang Nineve, na ang kani- 
yang pulitikal at internasyonal na mga pagpapatu- 
tot ay magwawakas at na si Jehova ay “maghaha- 
gis ng mga kasuklam-suklam na bagay [sa Heb., 
shiqqu-tsim'] sa kaniya. Maliwanag na ang gayong 
mga kasuklam-suklam na bagay ay tumutukoy, hin- 
di sa mga bagay na idolatroso, kundi sa mga bagay 
na karaniwan nang marumi o nakapandidiri, gaya 
ng dumi, sa gayo'y ginagawang kasuklam-suklam sa 
paningin ng lahat ang ganid na lunsod na iyon. (Na 
3:4-7) Ang mga bagay na may bahid ng dugo at ka- 
suklam-suklam na aalisin mula sa mga ngipin ng Fi- 
listeo (Zac 9:6, 7) ay malamang na nauugnay sa pa- 
ganong kaugalian na kainin ang inihaing mga hayop 
kasama ang dugo.--Ihambing ang Eze 33:25. 

Bagaman ang mga Judio, partikular na ang kani- 
lang relihiyosong mga lider noong naririto si Jesus 
sa lupa, ay maliwanag na ubod-ingat na umiwas 
sa anumang bagay na may kaugnayan sa literal 
na mga idolo, nagkasala pa rin sila ng kasuklam- 
suklam na mga gawain gaya ng pagsamba sa sarili, 
pagsuway, pagpapaimbabaw, kasakiman, at pag- 
bubulaan, at sinabi ni Jesus na, tulad ng kani- 
lang mga ninuno, ginawa nilang “yungib ng mga 


KASUKLAM-SUKLAM NA BAGAY 


magnanakaw” ang templo. (Mat 23:1-15, 23-28, Luc 
16:14, 15; ihambing ang Mat 21:13 at Jer 7:11, 30.) 
Ang ganitong masamang kalagayan at saloobin ng 
puso ay humantong sa kanilang napakatinding pag- 
hihimagsik nang itakwil nila ang mismong Anak ng 
Diyos, at ipinakita ni Jesus na dahil dito'y tiyak na 
sasapit sa kanila ang kapuksaan.---Mat 21:33-41: Luc 
19:41-44. 

"Mga Kasuklam-suklam na Bagay na Huma- 
hantong sa Pagkatiwangwang.” Ang hula ni 
Daniel ay patiunang bumanggit ng “mga kasuklam- 
suklam na bagay” na nauugnay sa pagkatiwang- 
wang. (Dan 9:27) Ang pangmalas ng nakararami 
hinggil dito ay kaayon ng sinaunang tradisyong Ju- 
dio na nagsasabing ang pananalitang ito ay tumu- 
tukoy sa paglapastangan sa templo ni Jehova sa 
Jerusalem ng Siryanong si Haring Antiochus IV 
(Epiphanes) noong taong 168 B.C.E. Sa pagtatang- 
kang pawiin ang pagsamba kay Jehova, nagtayo si 
Antiochus ng isang altar sa ibabaw ng malaking al- 
tar ni Jehova at naghain siya roon ng isang baboy 
para kay Zeus (Jupiter) ng Olympia. Isang panana- 
litang kagaya niyaong kay Daniel (na nag-uugnay 
sa mga kasuklam-suklam na bagay at sa pagkati- 
wangwang) ang lumilitaw sa Apokripal na aklat 
ng 1 Macabeo (1:54) at ikinakapit sa pangyayaring 
iyon. 

Gayunman, ito'y interpretasyon lamang ng mga 
Judio at hindi kinasihang pagsisiwalat. Ipinakita ni 
Kristo Jesus na mali ang ganitong pangmalas nang 
babalaan niya ang kaniyang mga alagad: “Kaya nga, 
kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na bagay 
na sanhi ng pagkatiwangwang, na tinukoy sa pama- 
magitan ni Daniel na propeta, na nakatayo sa isang 
dakong banal, (gumamit ng kaunawaan ang mam- 
babasa,) kung magkagayon yaong mga nasa Judea 
ay magsimula nang tumakas patungo sa mga bun- 
dok.” (Mat 24:15, 16) Ipinakikita ng mga salitang ito 
na “ang kasuklam-suklam na bagay na sanhi ng 
pagkatiwangwang” ay hindi pa dumarating noon 
kundi darating pa lamang. 

Ang paglapastangan ng mga pagano sa altar ng 
templo sa pangunguna ni Antiochus, bagaman tala- 
gang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, ay 
hindi humantong sa pagkatiwangwang ng Jerusa- 
lem, ng templo, o ng bansang Judio. Ngunit 33 taon 
pagkamatay ni Jesus, “nakita [ng mga Kristiyano] 
ang kasuklam-suklam na bagay na sanhi ng pagka- 
tiwangwang .. . na nakatayo sa isang dakong ba- 
nal.” (Mat 24:15) Noong 66 C.E., pinalibutan ng 
paganong mga hukbong Romano ang “banal na lun- 
sod” na Jerusalem, na noo'y sentro ng paghihimag- 
sik ng mga Judio laban sa Roma. Samakatuwid, ma- 
lapit nang maging “sanhi ng pagkatiwangwang" ang 
kasuklam-suklam na bagay kung kaya iyon na ang 


30 


huling hudyat upang ang mga Kristiyanong may 
kaunawaan ay “tumakas patungo sa mga bundok.” 
(Mat 4:5: 27:53: 24:15, 16; Luc 19:43, 44: 21:20-22) 
Pagkatapos na sila'y makatakas, naganap ang pagti- 
tiwangwang ng lunsod at ng bansa, anupat winasak 
ang Jerusalem noong taong 70 C.E., at ang huling 
moog ng mga Judio, ang Masada, ay bumagsak sa 
mga kamay ng mga Romano noong 73 C.E.---Iham- 
bing ang Dan 9:25-27. 

Iba pang mga hula hinggil sa isang kasuk- 
lam-suklam na bagay. Gayunman, dapat pan- 
sinin na iniuugnay ng Daniel 11:31-35 at 12:9, 11 
sa “panahon ng kawakasan" ang isang “kasuklam- 
suklam na bagay na sanhi ng pagkatiwangwang.” 
Makatuwirang isipin na ang paglitaw ng mas huling 
katuparang ito ng “kasuklam-suklam na bagay na 
sanhi ng pagkatiwangwang” sa panahon ng kawa- 
kasan ay kahawig niyaong umiral noong unang sig- 
lo C.E., bagaman hindi ito limitado lamang sa lupa- 
in ng Israel. 

Nang matiwangwang ang Jerusalem noong 
70 C.E., naglaho na ang “dakong banal,” ang Jerusa- 
lem, ang “banal na lunsod.” (Mat 27:53) Gayunman, 
ang Kasulatan ay may binabanggit na isang “maka- 
langit na Jerusalem,” ang Mesiyanikong Kaharian, 
na sa lupa ay kinakatawanan ng mga pinahirang 
Kristiyano. (Heb 12:22) Mayroon ding mga iba pa na 
may-kabulaanang nag-aangking kumakatawan sa 
Kahariang iyon, at ipinakikita ng Apocalipsis kaba- 
nata 17 na ang huwad na pagsambang itinataguyod 
ng mga ito ay ititiwangwang, o wawasakin, ng 
“sampung sungay” (mga hari) ng isang makasagi- 
sag na “mabangis na hayop.” 

Mga Kasuklam-suklam na Bagay ng Babi- 
lonyang Dakila. Sa makahulang pangitain ng 
Apocalipsis 17 ay inilalarawan ang makasagisag na 
babaing imoral, ang Babilonyang Dakila. Siya ay ti- 
natawag na “ina ng mga patutot at ng mga kasuk- 
lam-suklam na bagay sa lupa.” May hawak siyang 
isang ginintuang kopa na 'pund ng mga kasuklam- 
suklam na bagay at ng maruruming bagay ng kani- 
yang pakikiapid sa mga hari sa lupa. Bagaman na- 
nunuyo siya sa makalupang mga kaharian upang 
matamo ang pabor ng mga ito, anupat nakaupo siya 
sa ibabaw ng isang makasagisag na mabangis na 
hayop na binubuo ng gayong mga kaharian, dara- 
ting ang panahon na ang “hayop” na ito ay tatang- 
ging isakay siya, babaling sa kaniya at lubusan 
siyang ititiwangwang.--Tingnan ang BABILONYANG 
DAKILA. 

Sa Apocalipsis 21:9, 10, 27, ipinakikitang imposib- 
le para sa mga taong patuloy na gumagawa ng “ka- 
suklam-suklam na bagay” ang makapasok sa “Ba- 
gong Jerusalem,” ang malinis na uring “kasintahang 
babae" ng Kordero. 


31 


KASULATAN, I |sa Ingles, scripture]. Sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang Griego 
na graphe’ (“isang bagay na isinulat”) ay tumutukoy 
lamang sa sagradong mga akda na nasa Salita ng 
Diyos, ang Bibliya. May iba pang mga dokumento 
na ginamit ng mga manunulat kapuwa ng Hebreo 
at Griegong Kasulatan, gaya ng opisyal na pampub- 
likong mga rekord ng talaangkanan, mga kasaysa- 
yan, at iba pa, ngunit ang mga ito ay hindi itinuring 
na kinasihan o kapantay ng mga akda na kinilala bi- 
lang kanonikal. Kahit ang mga apostol ay maaaring 
may isinulat na iba pang mga liham sa ilang kong- 
regasyon. Halimbawa, ang pananalita ni Pablo sa 
1 Corinto 5:9: “Sa aking liham ay sinulatan ko kayo,” 
ay nagpapahiwatig na may nauna na siyang liham 
sa mga taga-Corinto, isang liham na hindi na umi- 
iral ngayon. Maliwanag na ang gayong mga akda ay 
hindi iningatan ng banal na espiritu ng Diyos para 
sa kongregasyong Kristiyano sapagkat mahalaga la- 
mang ang mga iyon para sa mga sinulatan. 

Ang salitang Griego na gram'ma, tumutukoy sa 
isang titik ng alpabeto, ay halaw sa pandiwang 
gra'pho. Kapag ginamit sa diwa ng “dokumento,” 
kung minsan ay isinasalin ito sa ilang bersiyon bi- 
lang “kasulatan,” at sa iba naman bilang “isinulat.” 
Sa Juan 5:47 at 2 Timoteo 3:15, ang salitang ito ay 
ginagamit upang tumukoy sa kinasihang “mga isi- 
nulat” o “mga kasulatan” ng Hebreong Kasulatan. 
--Tingnan ang HEBREONG KASULATAN, KRISTIYANONG 
GRIEGONG KASULATAN. 

Ginamit ni Kristo at ng mga Apostol. Ma- 
dalas gamitin ni Jesu-Kristo at ng mga manunu- 
lat ng Kristiyanong Kasulatan ang salitang gra-phe” 
upang tukuyin ang mga akda ni Moises at ng mga 
propeta bilang awtoridad nila sa kanilang pagtuturo 
o sa kanilang gawain, sa dahilang ang mga akdang 
ito ay kinasihan ng Diyos. Kalimitan, ang Hebreong 
mga akdang ito ay tinutukoy sa kabuuan bilang “Ka- 
sulatan.” (Mat 21:42: 22:29: Mar 14:49: Ju 5:39; Gaw 
17:11, 18:24, 28) Kung minsan, ang salitang “Kasu- 
latan” ay ginagamit sa diwang pang-isahan kapag 
isang partikular na teksto ang sinisipi, anupat tinu- 
tukoy iyon bilang bahagi ng buong kalipunan ng 
mga akda sa Hebreong Kasulatan. (Ro 9:17: Gal 3:8) 
Gayundin, maaaring tukuyin ang iisang teksto bi- 
lang isang “kasulatan,” sa diwa na ito'y isang ma- 
panghahawakang pananalita. (Mar 12:10, Luc 4:21, 
Ju 19:24, 36, 37) Sa 2 Timoteo 3:16 at 2 Pedro 1:20, 
lumilitaw na ang kinasihang mga akda kapuwa sa 
Hebreo at Griego ang tinutukoy ni Pablo at ni Pedro 
bilang “Kasulatan.” Sa 2 Pedro 3:15, 16, itinuturing 
ni Pedro ang mga sulat ni Pablo bilang bahagi ng 
“Kasulatan.” 

Ang pananalitang “makahulang mga kasulatan” 
(Ro 16:26) ay maaaring tumukoy sa pagiging ma- 


KASULATAN, II 


kahula ng buong Hebreong Kasulatan.---Ihambing 
ang Apo 19:10. 

Binigyang-Katauhan. Yamang ang Kasulatan 
ay kinilala bilang kinasihan ng Diyos, bilang kani- 
yang Salita, ang tinig ng Diyos--sa diwa ay nag- 
sasalita ang Diyos--kung minsan ay binibigyang- 
katauhan ito na para bang nagsasalita taglay ang 
awtoridad ng Diyos (kung paanong ang banal na es- 
piritu, o aktibong puwersa, ng Diyos ay binigyang- 
katauhan ni Jesus, at tinukoy na nagtuturo at nag- 
papatotoo [Ju 14:26, 15:26]). (Ju 7:42, 19:37: Ro 4:3; 
9:17) Sa gayunding kadahilanan, ang Kasulatan ay 
tinutukoy na para bang nagtataglay ng malayong 
pananaw at ng kakayahang mangaral.--Gal 3:8, 
ihambing ang Mat 11:13; Gal 3:22. 

Mahalaga Para sa mga Kristiyano. Yamang 
laging ginagamit ni Jesu-Kristo ang Hebreong Ka- 
sulatan upang suportahan ang kaniyang turo, ma- 
halaga na huwag lumihis doon ang kaniyang mga 
tagasunod. Idiniin ng apostol na si Pablo ang kaha- 
lagahan at katangian niyaon nang sabihin niya: 
“Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at 
kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa 
pagtutuwid ng mga bagay-bagay, sa pagdidisiplina 
sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging lu- 
bos na may kakayahan, lubusang nasangkapan ukol 
sa bawat mabuting gawa.”--2Ti 3:16, 17. 


KASULATAN, II |sa Ingles, deed]. Isang na- 
susulat na kasunduan na may-kawastuang nilagda- 
an at sa ilang kaso ay tinatakan, anupat naglalaman 
ng legal na mga kundisyon upang maisagawa ang 
isang layunin, ang dokumentong nagpapatunay sa 
pagsasalin ng pagmamay-ari ng lupa't bahay. Ang 
salitang Hebreo na sepher ay ginamit lamang ng 
Bibliya sa partikular na diwang ito may kinalaman 
sa pagbili ni Jeremias ng isang bukid mula sa kani- 
yang pinsan na si Hanamel.---Jer 32:6-15. 

Kapansin-pansin ang mga detalye may kinalaman 
sa paggawa ng kasulatang ito. Ang salaping ipi- 
nambili, “pitong siklo at sampung pirasong pilak,” 
ay tinimbang sa harap ng mga saksi. (Jer 32:9) 
Kung ang pananalitang 'pito at sampu' ay ipapala- 
gay na isang legal na termino na nangangahulu- 
gang 17 siklong pilak (mga S37), isa itong makatu- 
wirang halaga kung isasaalang-alang ang panahon 
at mga kalagayan noong ipagbili ang ari-ariang 
iyon. Noon ay panahon ng digmaan at taggutom 
(ilang buwan na lamang bago mabihag ni Nabuco- 
donosor ang Jerusalem). 

Nang maibayad ang salapi, dalawang kasulatan, 
na ipinapalagay na magkatulad na magkatulad, ang 
ginawa 'ayon sa hudisyal na utos at sa legal na mga 
tuntunin.” Ang isa sa mga ito ay tinawag na “ang 
kasulatan ng pagkakabili, yaong tinatakan,” at ang 


KASUUTAN 


isa naman ay “yaong iniwang bukas.” (Jer 32:11) 
Yaon lamang unang nabanggit ang sinasabing ni- 
lagdaan ng mga saksi, anupat naganap ang buong 
transaksiyon “sa paningin ng lahat ng mga Judio na 
nakaupo sa Looban ng Bantay.” (Jer 32:12) Pagkata- 
pos, ang dalawang kasulatan ay parehong inilagay 
sa isang bangang luwad upang maingatan.---Jer 
32:14. 

Ang paggawa ng dalawang kasulatan ngunit isa 
lamang ang tinatatakan ay napakapraktikal na kau- 
galian. Dahil iniiwang bukas ang isang kopya, maa- 
aring sumangguni rito ang mga partidong nasa- 
sangkot. Sakali mang masira ito, pag-alinlanganan 
ang pagiging tunay nito, o paghinalaang binago ito, 
ang tinatakang kopya ay maaaring iharap sa mga 
hukom ng lunsod at, matapos nilang suriin ang ta- 
tak, bubuksan nila ito upang paghambingin ang da- 
lawang kopya. 


KASUUTAN. Tingnan ang DAMIT: OPISYAL NA 
KASUUTAN, PAGHAPAK SA MGA KASUUTAN. 


KATAAS-TAASAN. Pinakamataas kung tung- 
kol sa dako, o posisyon. Ang salitang Hebreo na 
elyohn, na ginagamit upang tumukoy kay Jehova 
bilang ang “Kataas-taasan,” ay ikinakapit din sa 
ibang mga persona o mga bagay: Sa Mesiyanikong 
Hari, ang Lalong Dakilang David, bilang nakahihigit 
sa ibang mga hari sa lupa (Aw 89:20, 27), sa dakong 
ipinangako sa Israel na mataas kaysa sa mga bansa 
(Deu 26:18, 19), sa pinakaibabaw na basket (Gen 
40:17), sa mataas na pintuang-daan (2Ha 15:35), sa 
mataas na tipunang-tubig (2Ha 18:17), sa mataas na 
looban (Jer 36:10), sa pinakaitaas na palapag (Eze 
41:7), sa pinakaitaas na mga silid-kainan (Eze 42:5), 
Mataas na Bet-horon (Jos 16:5), at sa pinakaitaas na 
bukal ng tubig ng Gihon (2Cr 32:30). Ipinakikita ng 
mga paggamit na ito na ang “@lyohn' ay nagpapahi- 
watig ng posisyon o kinalalagyan sa halip na ka- 
pangyarihan. 

Kapag ikinakapit kay Jehova, idiniriin ng termi- 
nong “Kataas-taasan” na ang kaniyang posisyon ang 
pinakamataas sa lahat ng iba pa. (Aw 83:18) Unang 
lumitaw ang titulong ito sa Genesis 14:18-20 kasa- 
ma ng 'E] (Diyos), kung saan si Melquisedec ay tina- 
tawag na “saserdote ng Kataas-taasang Diyos" at sa 
gayong katungkulan ay pinagpala niya si Abra- 
ham at gayundin ang Kataas-taasang Diyos. Ang 
“Kataas-taasan” ay ginagamit kasama ng banal na 
pangalang Jehova (Gen 14:22, Aw 7:17) at kasa- 
ma ng 'Elohim'” (Diyos) na anyong pangmaramihan 
na nagpapahiwatig ng kadakilaan (Aw 78:56), at lu- 
militaw rin ito nang mag-isa.--Deu 32:8, Aw 9:2, 
Isa 14:14. 

Ang Aramaikong anyong pangmaramihan na 
@elyohnin” ay lumilitaw sa Daniel 7:18, 22, 25, 


32 


27, kung saan maaari itong isalin bilang “Kadaki- 
dakilaan” (NW), anupat ang anyong pangmarami- 
han ay nagpapahiwatig ng kadakilaan o karinga- 
lan. Ang anyong Aramaiko sa pang-isahang bilang, 
illai’ (Kataas-taasan), ay ginagamit sa Daniel 7:25. 

Ang salitang Griego na hypsi'stos (Kataas-taa- 
san), na ikinakapit kay Jehova, ay pangunahin nang 
ginagamit ni Lucas, sa kaniyang Ebanghelyo (dala- 
wang beses sa patalastas ni Gabriel kay Maria tung- 
kol sa kapanganakan ni Jesus) at sa Mga Gawa. (Luc 
1:32, 35, 76; 6:35; 8:28, Gaw 7:48, 16:17) Ang iba 
pang mga paglitaw nito ay nasa Marcos 5:7 at Heb- 
reo 7:1. 


KATAMARAN. Kawalan ng pagnanais o pag- 
ayaw sa pagsisikap o pagtatrabaho, pagkabatugan, 
kakuparan. Ang pandiwang Hebreo na @-tsal'ay na- 
ngangahulugang “magmakupad.” (Huk 18:9) Ang 
pang-uri na kaugnay ng pandiwang ito ay isinasa- 
ling “tamad.” (Kaw 6:6) Ang salitang Griego na 
okneros” ay nangangahulugang “makupad.” (Mat 
25:26; Ro 12:11, Int) Ang isa pang termino, ang 
nothros', ay nangangahulugan namang “makupad, 
mapurol. ”---Heb 5:11: 6:12. 

Si Jehova at ang kaniyang Anak, bilang ang dala- 
wang pinakadakilang Manggagawa, ay napopoot sa 
katamaran. Sinabi ni Jesus: “Ang aking Ama ay pa- 
tuloy na gumagawa hanggang ngayon, at ako ay 
patuloy na gumagawa.” (Ju 5:17) Sa buong Salita ng 
Diyos, ang taong tamad ay binababalaan at ang ka- 
tamaran ay hinahatulan. 

Ang Pag-iisip ng Taong Tamad. Sa aklat ng 
Mga Kawikaan ay inilalarawan ang isang taong ta- 
mad. Una sa lahat, kumakatha siya ng mga hadlang 
sa sarili niyang isip upang mabigyang-katuwiran 
ang pagtanggi niyang simulan ang isang proyekto. 
“Ang daan ng tamad ay tulad ng bakod na matinik 
na palumpong.” (Kaw 15:19) Ang tingin niya sa ka- 
niyang atas ay isang daan na puno ng matitinik na 
palumpong anupat napakahirap daanan. Pagkatapos 
ay gumagawa siya ng katawa-tawang mga pagda- 
dahilan para sa kaniyang kakuparan, na sinasabi: 
“May leon sa labas! Sa gitna ng mga liwasan ay pa- 
paslangin ako!” anupat para bang sa gawain niya ay 
may naghihintay na panganib na hindi naman tala- 
ga umiiral. (Kaw 22:13) Kalimitan na, ang katama- 
ran ay may kasamang karuwagan, isang pag-aatu- 
bili na may halong takot. (Mat 25:26, tlb sa Rbi8, 2Ti 
1:7) Bagaman ang tamad ay pinayuhan at inudyu- 
kan na ng iba, pumipihit siya sa kaniyang higaan 
“tulad ng isang pinto sa paikutan nito,” gaya ng isa 
na hindi makabangon. Napakatamad niya anupat 
hindi niya masubuan ang kaniyang sarili. “Itinatago 
[niya] ang kaniyang kamay sa mangkok na pampi- 
ging, labis siyang nanghihimagod upang ibalik iyon 
sa kaniyang bibig.” (Kaw 26:14, 15, 19:24) Ngunit di- 


33 


nadaya niya ang kaniyang sarili anupat iniisip niya 
sa sarili niyang puso na tama siya. 

Ang gayong indibiduwal ay gumagawa ng ma- 
panlinlang at di-makatotohanang mga pangangatu- 
wiran. Maaaring isipin niya na makapipinsala ang 
trabaho sa kaniyang kalusugan o na siya'y pagod na 
pagod. Maaaring nadarama niya na ibang tao ang 
dapat sumuporta sa kaniya. O, “ipinagpapabukas” 
niya ang isang gawain. (Kaw 20:4) Nadarama niya 
na anumang maliit na bagay ang nagawa niya ay 
nagawa na niya ang kaniyang bahagi, gaya rin ng 
iba. Bagaman makatuwirang masasagot ng lahat ng 
masikap na tao ang alinman sa gayong mga argu- 
mento, siya ay “mas marunong sa kaniyang sariling 
paningin,” anupat nadarama niyang ang mga taong 
iyon ang mangmang dahil nagpupunyagi sila at si- 
nisikap nilang pasiglahin siya na gumawa rin ng ga- 
yon.---Kaw 26:13-16. 

Ang taong tamad ay walang “kasiyahan sa sarili” 
o pagkakontento sa “pagkain at pananamit.” (1Ti 
6:6-8) Sa halip, nagnanasa siya ng mga bagay- 
bagay, anupat kadalasan na, ng mga bagay na higit 
pa kaysa sa pagkain o pananamit. “Ang tamad ay 
nagnanasa, ngunit ang kaniyang kaluluwa ay wala 
ni anuman.” (Kaw 13:4) Wala siyang konsiderasyon 
o paggalang sa kaniyang kapuwa, at handa niyang 
ipagawa sa iba ang kaniyang gawain, anupat hina- 
hayaan pa nga niyang ibang tao ang maglalaan ng 
mga bagay na ninanasa niya.---Kaw 20:4. 

Ang Bunga ng Katamaran. Bagaman maaa- 
ring iniisip ng tamad na magsisipag siya sa kalau- 
nan, ang bunga ng kaniyang katamaran ay biglang 
darating sa kaniya at magiging huli na ang lahat, 
sapagkat siya ay sinasabihan: “Kaunti pang tulog, 
kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukipkip ng 
mga kamay sa pagkakahiga, at ang iyong karalitaan 
ay tiyak na darating na tulad ng isang mandaram- 
bong, at ang iyong kakapusan na tulad ng lalaking 
nasasandatahan.”---Kaw 6:9-11. 

Maging sa literal man o sa makasagisag na diwa, 
ang paglalarawan sa kalagayan ng taong tamad ay 
totoo: “Dumaan ako sa tabi ng bukid ng taong tamad 
at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa puso. At, na- 
rito! ang lahat ng mga iyon ay tinubuan ng mga pa- 
nirang-damo. Tinakpan ng mga kulitis ang pinaka- 
ibabaw nito, at ang batong pader nito ay nagiba.” 
“Dahil sa matinding katamaran ay lumulundo ang 
biga, at dahil sa pagbababa ng mga kamay ay tumu- 
tulo ang bahay.”---Kaw 24:30, 31: Ec 10:18. 

Ang sinumang umuupa sa taong tamad, o ang si- 
numang kinakatawanan niya, ay tiyak na madidis- 
maya, mayayamot, at malulugi, sapagkat “kung pa- 
ano ang suka sa mga ngipin at kung paano ang usok 
sa mga mata, gayon ang taong tamad sa mga nag- 
susugo sa kaniya.”---Kaw 10:26. 


KATAMARAN 


Ang katamaran ng makupad ay magdudulot sa 
kaniya ng kapahamakan sa bandang huli, sapagkat 
“ang paghahangad ng tamad ang papatay sa kani- 
ya.” Hinahangad niya ang mga bagay na hindi ma- 
rapat mapasakaniya o mga bagay na mali. Maaari 
siyang mapahamak kung tatangkain niyang kunin 
ang mga iyon. Anuman ang kalagayan, ang pagha- 
hangad niya kasabay ng katamaran ay naglalayo sa 
kaniya sa Diyos na siyang Bukal ng buhay.---Kaw 
21:25. 

Ang tamad na Kristiyano ay hindi naglilinang ng 
mga bunga ng espiritu, na makapagpapasigla at 
makapagpapakilos sa kaniya (Gaw 18:25), kundi, sa 
katunayan ay nagdudulot ng kapahamakan sa kani- 
yang sarili. Binibigyang-kasiyahan niya ang mga 
pagnanasa ng laman. Hindi magtatagal at maaaring 
‘lalakad na siya nang walang kaayusan, anupat 
“walang anumang ginagawa kundi nanghihimasok 
sa mga bagay na walang kinalaman” sa kaniya. 
--2Te 3:11. 

Kung Ano ang Pangmalas Dito ng Kongre- 
gasyong Kristiyano. Sa sinaunang kongregas- 
yong Kristiyano, isang kaayusan ang itinatag upang 
mabigyan ng materyal na tulong ang mga nagda- 
rahop, lalo na ang mga babaing balo. Waring ang 
ilan sa mga nakababatang babaing balo ay nagpa- 
hayag ng pagnanais na gamitin ang kanilang kala- 
yaan bilang mga balo upang masigasig na makaba- 
hagi sa ministeryong Kristiyano. (Ihambing ang 
1Co 7:34.) Maliwanag na ang ilan ay binigyan ng 
materyal na tulong. Ngunit sa halip na gamitin nila 
nang wasto ang kanilang natamong higit na ka- 
layaan at panahon, sila ay naging mga batugan, 
walang pinagkakaabalahan, at nagsimulang mag- 
palipat-lipat sa mga bahay. Sila ay naging mga tsis- 
mosa at mga mapanghimasok sa buhay-buhay ng 
ibang tao, na nagsasalita ng mga bagay na hindi da- 
pat. Sa dahilang ito, tinagubilinan ng apostol na si 
Pablo ang tagapangasiwang si Timoteo na huwag 
ilagay sa talaan ng mga tutulungan ang gayong 
mga tao kundi hayaan silang mag-asawa at gamitin 
ang kanilang lakas at mga kakayahan sa pagpapala- 
ki ng mga anak at sa pangangalaga ng isang sam- 
bahayan.---1Ti 5:9-16. 

May kinalaman sa materyal na tulong sa kongre- 
gasyong Kristiyano, ang alituntunin sa Bibliya ay: 
“Kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho, huwag 
din naman siyang pakainin.” (2Te 3:10) Ang ulo ng 
pamilya ay dapat na maglaan para sa kaniyang 
sambahayan, at ang asawang babae ay hindi dapat 
kumain ng “tinapay ng katamaran.”--Kaw 31:27: 
1Ti 5:8. 

Iwasan ang Katamaran sa Pag-aaral at sa 
Ministeryo. Nagpayo ang Kasulatan laban sa ka- 
tamaran sa pag-aaral at pagkuha ng mas malalim 


KATAMPALASANAN 


na unawa sa mga layunin ng Diyos, at sa pakikiba- 
hagi sa ministeryong Kristiyano. Sinaway ng apos- 
tol na si Pablo ang ilang di-sumusulong na mga 
Kristiyanong Hebreo, anupat itinawag-pansin niya: 
“Naging mapurol [makupad] kayo sa inyong paki- 
kinig. Sapagkat bagaman dapat nga sanang ma- 
ging mga guro na kayo dahilan sa panahon, kayo 
ay muling nangangailangan na may magturo sa 
inyo mula sa pasimula ng mga panimulang bagay 
ng mga sagradong kapahayagan ng Diyos; at kayo 
ay naging gaya ng nangangailangan ng gatas, hin- 
di ng matigas na pagkain.” (Heb 5:11, 12) Ipinaalaa- 
la rin niya: “Huwag magmakupad sa inyong gawa- 
in. Maging maningas kayo sa espiritu.”--Ro 12:11. 


KATAMPALASANAN. 
TAMPALASAN. 


KATAPATAN [sa Ingles, integrity]. Kagalingan 
sa moral, pagiging ganap, kawalang-kapintasan at 
kawalang-pagkukulang ng isa. 

Ang mga terminong Hebreo na nauugnay sa ka- 
tapatan (tom, tum-mah', tam, tamim') ay may sali- 
tang-ugat na nangangahulugang “buo.” (Ihambing 
ang Lev 25:30, Jos 10:13; Kaw 1:12.) Ang ta:mim'ay 
ginamit nang ilang ulit upang tumukoy sa pagiging 
ganap sa pisikal, o pagiging malusog, at kawalan ng 
pinsala, halimbawa, may kinalaman sa mga haing 
hayop. (Exo 12:5: 29:1, Lev 3:6) Subalit mas malimit, 
ang mga terminong ito ay naglalarawan ng kagali- 
ngan o kawalang-kapintasan sa moral. 

Kapag ikinakapit sa Diyos, ang tamim' ay may- 
kawastuang maisasalin bilang “sakdal,” gaya ng 
paglalarawan sa mga gawa ni Jehova, sa kaniyang 
daan, kaalaman, at kautusan. (Deu 32:4: Job 36:4, 
37:16, Aw 18:30, 19:7) Ang lahat ng katangian at 
kapahayagang ito ng Diyos ay nagpapamalas ng 
lubhang di-mapapantayang kaganapan at kalubu- 
san, gayon na lamang ang kanilang kagalingan at 
kawalan ng kapintasan, o kakulangan, anupat mali- 
naw na makikilala na ang kanilang Pinagmulan ay 
ang tanging tunay na Diyos.---Ro 1:20, tingnan ang 
KASAKDALAN. 

Kahalagahan ng Katapatan ng Tao. Sa ilang 
kaso, ang Hebreong tom ay nagpapahiwatig lamang 
ng ideya ng tapat na motibo, kawalan ng maling in- 
tensiyon. (Ihambing ang Gen 20:5, 6, 2Sa 15:11.) 
Subalit, pangunahin na, ang kaugnay na mga ter- 
minong Hebreo na ito ay naglalarawan ng matatag 
na debosyon sa katuwiran. Idiniriin ng mga pagga- 
mit at mga halimbawa sa Bibliya na ang pag-uukol 
ng di-nasisirang debosyon sa isang persona, ang 
Diyos na Jehova, at sa kaniyang ipinahayag na ka- 
looban at layunin ay mahalagang landasin. 

Nasasangkot sa pinakamahalagang usapin. 
Ang unang mag-asawa ay binigyan ng pagkakata- 


Tingnan ang TAONG 


34 


ong magpakita ng katapatan sa Eden. Nasubok ng 
pagbabawal may kinalaman sa punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama ang kanilang de- 
bosyon sa kanilang Maylalang. Dahil sa impluwen- 
siya ng Kalaban ng Diyos at sa pang-aakit nito sa 
kanila na maging makasarili, sila ay sumuway. Ang 
kanilang pagkadama ng hiya, pag-aatubiling huma- 
rap sa kanilang Maylalang, at hindi tuwirang pagtu- 
gon sa kaniyang mga tanong ay pawang nagpatu- 
nay sa kawalan nila ng katapatan. (Ihambing ang 
Aw 119:1, 80.) Gayunman, maliwanag na hindi sila 
ang unang sumira sa katapatan, yamang ang gayon 
ay ginawa na ng espiritung nilalang na siyang uma- 
kay sa kanila tungo sa isang mapaghimagsik na lan- 
dasin.---Gen 3:1-19, ihambing ang kaniyang landa- 
sin sa panambitang binigkas laban sa hari ng Tiro 
sa Eze 28:12-15, tingnan ang SATANAS. 

Ang paghihimagsik ni Satanas, na lantarang pi- 
nasimulan sa Eden, ay nagbangon ng isang usapin 
na may pansansinukob na kahalagahan---samaka- 
tuwid nga ay ang pagiging marapat ng soberanya 
ng Diyos sa lahat ng kaniyang mga nilalang, ang ka- 
rapatan niyang humiling ng lubusang pagsunod 
mula sa kanila. Yamang ang usapin ay hindi hinggil 
sa kung sino ang may nakahihigit na kapangyari- 
han kundi sa halip ay isang usaping moral, hindi ito 
malulutas sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 
kapangyarihan, halimbawa ay kung karaka-rakang 
lilipulin ng Diyos si Satanas at ang mag-asawa. Ma- 
katutulong ang bagay na ito upang maunawaan 
kung bakit ang kabalakyutan at ang pasimuno nito, 
si Satanas, ay pinahintulutang manatili nang maha- 
bang panahon. (Tingnan ang KABALAKYUTAN.) Ya- 
mang mga tao ang unang ginamit ng Kalaban ng 
Diyos upang suportahan at itaguyod ang kaniyang 
landasin ng paghihimagsik (anupat ang pinakama- 
agang katibayan ng pagpanig kay Satanas ng mga 
espiritung anak ng Diyos ay lumitaw noon lamang 
bago ang Baha, Gen 6:1-5, ihambing ang 2Pe 2:4, 5), 
ang isyu hinggil sa katapatan ng tao sa kalooban ng 
Diyos bilang Soberano ay naging mahalagang baha- 
gi ng pangkalahatang usapin (bagaman ang sobe- 
ranya ni Jehova ay hindi naman nakadepende sa ka- 
tapatan ng kaniyang mga nilalang). Makikita sa kaso 
ni Job ang katibayan nito. 

Si Job. Si Job, na maliwanag na nabuhay sa 
loob ng yugto sa pagitan ng kamatayan ni Jose at 
ng panahon ni Moises, ay inilalarawan bilang isang 
lalaking “walang kapintasan [sa Heb., tam] at matu- 
wid, at natatakot sa Diyos at lumilihis sa kasama- 
an.” (Job 1:1, tingnan ang JoB.) Kalakip sa usapin sa 
pagitan ng Diyos na Jehova at ni Satanas ang 
katapatan ng tao at malinaw na makikita ito mula sa 
pagtatanong ng Diyos sa kaniyang Kalaban tungkol 
kay Job nang dumating si Satanas noong panahon 


35 


ng pagtitipon ng mga anghel sa mga korte ng la- 
ngit. Pinaratangan ni Satanas ng maling motibo ang 
pagsamba ni Job sa Diyos, anupat sinabi niyang 
naglilingkod si Job hindi udyok ng dalisay na debos- 
yon kundi para sa sakim na mga pakinabang. Sa ga- 
yon ay kinuwestiyon niya ang katapatan ni Job sa 
Diyos. Nang pahintulutan siyang alisan si Job ng 
napakarami nitong pag-aari at kunin maging ang 
mga anak nito, nabigo si Satanas na sirain ang ka- 
tapatan ni Job. (Job 1:6-2:3) Pagkatapos ay inangkin 
niya na hangga't maililigtas ni Job ang kaniyang sa- 
rili) may-kasakiman nitong babatahin ang pagka- 
wala ng kaniyang mga pag-aari at mga anak. (Job 
2:4, 5) Pagkatapos nito, nang pasapitan siya ng 
isang makirot, anupat nakauupos na sakit at udyu- 
kan siya ng kaniyang sariling asawa na tumalikod 
na sa Diyos at gayundin batikusin siya nang may 
paghamak at siraang-puri ng kaniyang mga kasa- 
mahan na nagbigay ng maling impresyon sa mga 
pamantayan at layunin ng Diyos (Job 2:6-13, 22: 
1, 5-11), si Job ay tumugon na hindi niya itatakwil 
ang kaniyang pagiging isang taong nagpapakita ng 
katapatan. “Hanggang sa pumanaw ako ay hindi ko 
aalisin sa akin ang aking katapatan! Sa aking pagka- 
matuwid ay nanghahawakan ako, at hindi ko ito bi- 
bitiwan, hindi ako tutuyain ng aking puso sa lahat 
ng aking mga araw.” (Job 27:5, 6) Dahil sa pagpapa- 
natili niya ng katapatan, ang Kalaban ng Diyos ay 
napatunayang isang sinungaling. 

Ipinakikita ng mapanghamong mga pananalita ni 
Satanas sa kaso ni Job na ipinangangatuwiran ni- 
yang lahat ng tao ay mailalayo sa panig ng Diyos, 
na walang isa man sa mga ito ang naglilingkod ud- 
yok ng dalisay at walang-pag-iimbot na motibo. 
Kaya naman ang mga tao, at gayundin ang mga es- 
piritung anak ng Diyos, ay may kahanga-hangang 
pribilehiyo na magkaroon ng bahagi sa pagbaba- 
ngong-puri sa soberanya ni Jehova sa pamamagitan 
ng pagtataguyod ng isang landasin ng katapatan sa 
kaniya. Sa paggawa ng gayon ay pinababanal din 
nila ang kaniyang pangalan. Yaong mga “walang 
kapintasan sa kanilang lakad ay kalugud-lugod” kay 
Jehova.--Kaw 11:20, ihambing ito sa maling pang- 
malas na iniharap ni Elipaz sa Job 22:1-3. 

Saligan ng hatol ng Diyos. Ang pagtatamo 
ng isang nilalang ng kaayaayang hatol mula sa 
Diyos ay nakadepende sa landasin niya ng pag- 
iingat ng katapatan. (Aw 18:23-25) Gaya ng isinulat 
ni Haring David: “Si Jehova ang maglalapat ng ha- 
tol sa mga bayan. Hatulan mo ako, O Jehova, ayon 
sa aking katuwiran at ayon sa katapatan kong nasa 
akin. Pakisuyo, magwakas nawa ang kasamaan ng 
mga balakyot, at itatag mo nawa ang matuwid.” 
(Aw 7:8, 9, ihambing ang Kaw 2:21, 22.) Ipinahayag 


KATAPATAN 


ng naghihirap na si Job ang pagtitiwala na 'Titim- 
bangin ako ni Jehova sa hustong timbangan at ma- 
lalaman ng Diyos ang aking katapatan.” (Job 31:6) 
Pagkatapos nito ay bumanggit si Job ng maraming 
halimbawa mula sa aktuwal na buhay na, kung gi- 
nawa nga niya, magpapakita ng kawalan ng katapa- 
tan.--Job 31:7-40. 


Ano ang kasangkot sa 
pag-iingat ng katapatan sa 
kaso ng di-sakdal na tao? 


Yamang ang lahat ng tao ay di-sakdal at hindi na- 
kaaabot nang may kasakdalan sa mga pamantayan 
ng Diyos, maliwanag na ang katapatan nila ay hin- 
di nangangahulugan ng pagiging sakdal sa gawa 
o sa pananalita. Sa halip, ipinakikita ng Kasulatan na 
ito'y nangangahulugan ng pagiging buo o pagiging 
ganap ng debosyon ng puso. Dahil sa kahinaan, na- 
kagawa si David ng ilang mabibigat na kamalian, 
ngunit, magkagayunman, siya ay lumakad na tag- 
lay ang katapatan ng puso" (1Ha 9:4), sapagkat tu- 
manggap siya ng pagsaway at itinuwid niya ang 
kaniyang daan. Sa gayon ay pinatunayan niyang 
nananatili pa rin sa kaniyang puso ang tunay na 
pag-ibig para sa Diyos na Jehova. (Aw 26:1-3, 6, 8, 
11) Gaya ng sinabi ni David nang maglaon sa kani- 
yang anak na si Solomon: “Kilalanin mo ang Diyos 
ng iyong ama at maglingkod ka sa kaniya nang may 
sakdal na puso at may nakalulugod na kaluluwa, sa- 
pagkat ang lahat ng puso ay sinasaliksik ni Jehova, 
at ang bawat hilig ng mga kaisipan ay kaniyang na- 
tatalos.” Gayunman, ang puso ni Solomon ay hindi 
“naging sakdal kay Jehova na kaniyang Diyos tulad 
ng puso ni David na kaniyang ama.”--1Cr 28:9, 1Ha 
11:4: ang salitang “sakdal” sa dalawang tekstong ito 
ay nagmula sa isa pang terminong Hebreo, ang 
shalem', gaya ng nasa 1Ha 15:14. 

Samakatuwid nga, ang katapatan ay hindi limita- 
do sa alinmang aspekto ng paggawi ng tao: hindi ito 
kapit lamang sa mga bagay na maliwanag na “reli- 
hiyoso.” Para sa mga lingkod ng Diyos isa itong lan- 
dasin ng buhay kung saan “lumalakad” ang in- 
dibiduwal, anupat patuloy na naghahanap upang 
malaman ang kalooban ni Jehova. (Aw 119:1-3) Pi- 
nastulan ni David ang bansang Israel “ayon sa kata- 
patan ng kaniyang puso,” kapuwa sa mga bagay na 
tuwirang nauugnay sa pagsamba kay Jehova at 
sa pangangasiwa niya ng pamahalaan. Ninais din 
niya na lahat ng nasa paligid niya at yaong mga gu- 
maganap bilang kaniyang mga lingkod ay maging 
mga tao rin na nagpapakita ng katapatan, anupat 
“lumalakad sa paraang walang pagkukulang.” (Aw 
78:72: 101:2-7) Kailangan ng panahon upang ang isa 


KATAPATAN 


ay maging walang pagkukulang’ sa harap ng Diyos, 
gaya nina Noe, Abraham, at ng iba pa.--Gen 6:9, 
17:1: 2Sa 22:24. 

Ang katapatan ay humihiling ng di-natitinag na 
pagkamatapat sa Diyos at ng panghahawakan sa ka- 
tuwiran, hindi lamang sa ilalim ng kaayaayang mga 
kalagayan o mga situwasyon, kundi sa ilalim ng la- 
hat ng uri ng kalagayan at sa lahat ng panahon. 
Pagkatapos idiin na yaon lamang nag-iingat ng ka- 
tapatan, anupat “nagsasalita ng katotohanan sa ka- 
niyang puso,” ang kaayaaya kay Jehova, sinabi ng 
salmista hinggil sa isang iyon na “sumumpa siya sa 
kaniyang ikasasama, at gayunma'y hindi siya nag- 
babago,” samakatuwid, kahit pa maging waring sa- 
lungat sa kaniyang personal na mga interes ang ba- 
gay na taimtim niyang sinang-ayunan, tinutupad 
pa rin niya ang kaniyang pakikipagkasunduan. (Aw 
15:1-5: ihambing ang pagkakaiba sa Ro 1:31, 1Ti 
1:10.) Kaya nga, higit na makikita ang katapatan ka- 
pag nasusubok ang debosyon ng indibiduwal at ka- 
pag nagigipit siyang iwan ang kaniyang matuwid na 
landasin. Gawin man siyang isang katatawanan ng 
mga sumasalansang (Job 12:4, ihambing ang Jer 
20:7) o tudlaan ng kanilang mapait na pananalita 
(Aw 64:3, 4), pagkapoot, at marahas na pang-uusig 
(Kaw 29:10, Am 5:10), dumaranas man siya ng pag- 
kakasakit o ng nakapipighating kahirapan, dapat na 
'manghawakang mahigpit sa kaniyang katapatan’ 
ang isang tao, gaya ng ginawa ni Job, anuman ang 
kapalit.---Job 2:3. 

Posible ang gayong landasin ng pag-iingat ng ka- 
tapatan, hindi sa pamamagitan ng pagiging mata- 
tag ng personal na moral ng isang indibiduwal, 
kundi tanging sa pamamagitan ng malalim na pa- 
nanampalataya at pagtitiwala kay Jehova at sa ka- 
pangyarihan Niyang magligtas. (Aw 25:21) Ipina- 
ngako ng Diyos na siya ay magiging isang “kalasag” 
at “moog,” anupat babantayan niya ang daan niya- 
ong mga lumalakad sa katapatan. (Kaw 2:6-8, 10:29; 
Aw 41:12) Ang palagian nilang pagkabahala ukol sa 
pagtatamo ng pagsang-ayon ni Jehova ay nagdudu- 
lot ng katatagan sa kanilang buhay, anupat nakatu- 
tulong sa kanila na tumahak sa isang tuwid na lan- 
dasin tungo sa kanilang tunguhin. (Aw 26:1-3, Kaw 
11:5, 28:18) Bagaman ang mga walang kapintasan, 
gaya ng sinabi ni Job samantalang nagugulumiha- 
nan siya, ay maaaring magdusa dahil sa pamama- 
hala ng balakyot at maaaring mamatay kasama ng 
balakyot, tinitiyak ni Jehova na batid niya ang bu- 
hay ng taong walang pagkukulang at ginagaranti- 
yahan niyang mananatili ang mana ng gayong tao, 
magiging mapayapa ang kaniyang kinabukasan, at 
magmamay-ari siya ng kabutihan. (Job 9:20-22, Aw 
37:18, 19, 37, 84:11; Kaw 28:10) Gaya sa kaso ni Job, 
sa pagiging isang taong nagpapakita ng katapatan, 


36 


at hindi sa pamamagitan ng kayamanan ng isa, 
nagkakaroon ng tunay na halaga ang isang tao, 
anupat nagiging marapat sa paggalang ng iba. (Kaw 
19:1: 28:6) Maituturing na maligaya ang mga anak 
na nagkapribilehiyong magkaroon ng gayong ma- 
gulang (Kaw 20:7), anupat sila ay tumatanggap ng 
marilag na pamana sa halimbawa sa buhay ng ka- 
nilang ama, at nagtatamasa ng isang bahagi ng ka- 
niyang mabuting pangalan at ng paggalang na na- 
tamo niya. 

Bukod pa sa mga halimbawa nina Job at Da- 
vid, ang Hebreong Kasulatan ay nananagana sa iba 
pang mga halimbawa ng mga taong nagpakita ng 
katapatan. Sa pagiging handa niyang ihain ang ka- 
niyang anak na si Isaac, nagpakita si Abraham ng 
matatag na pagkamatapat sa Diyos. (Gen 22:1-12) 
Naglaan si Daniel at ang kaniyang tatlong kasama- 
han ng mahuhusay na halimbawa ng katapatan sa 
ilalim ng pagsubok, sa panahon ng kabataan at ng 
katandaan. (Dan 1:8-17, 3:13-23, 6:4-23) Sa Hebreo 
kabanata 11, itinala ng apostol na si Pablo ang isang 
mahabang hanay ng mga taong nabuhay noong 
bago ang panahong Kristiyano na sa pamamagi- 
tan ng pananampalataya ay nagpakita ng katapa- 
tan sa ilalim ng sari-saring mahihirap na kalaga- 
yan.--Partikular na bigyang-pansin ang mga talata 
33-38. 

Katapatan Ayon sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Bagaman walang lumilitaw na eksak- 
tong salita para sa salitang Ingles na integrity sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, nangingibabaw 
ang ideya nito sa buong bahaging ito ng Bibliya. Ipi- 
nakita ng Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo, ang pina- 
kamainam na halimbawa ng katapatan at ng suk- 
dulang pagtitiwala sa lakas at pangangalaga ng 
kaniyang makalangit na Ama. Dahil dito, siya ay 
"pinasakdal' para sa kaniyang posisyon bilang Mata- 
as na Saserdote, at gayundin bilang Pinahirang Hari 
ng makalangit na Kaharian, isa na mas dakila kay- 
sa sa kaharian ni David. (Heb 5:7-9: 4:15: 7:26-28: 
Gaw 2:34, 35) Ang katapatan ay nakapaloob sa utos 
na binanggit ni Jesus bilang ang pinakadakilang 
utos sa lahat---ibigin ang Diyos na Jehova nang bu- 
ong puso, pag-iisip, kaluluwa, at lakas. (Mat 22:36- 
38) Ang kaniyang utos na “kaya nga dapat kayong 
magpakasakdal, kung paanong ang inyong makala- 
ngit na Ama ay sakdal” (Mat 5:48) ay nagdiriin din 
ng pagiging ganap ng debosyon ng isa sa katuwiran. 
(Ang mga terminong Griego para sa kasakdalan ay 
nagtatawid ng ideya ng bagay na “dinala sa kagana- 
pan” at sa gayon ay nahahawig sa kahulugan ng 
mga terminong Hebreo na natalakay na.) 

Ang mga turo ni Jesus ay nagdiin ng pagtataglay 
ng dalisay na puso, tapat na pangmalas at intensi- 
yon, at pagiging hindi mapagpaimbabaw---ang la- 


37 


hat ng ito ay mga katangiang pagkakakilanlan ng 
katapatan. (Mat 5:8; 6:1-6, 16-18, 22, 23: Luc 11:34- 
36) Ang apostol na si Pablo ay nagpakita ng katulad 
na pagkabahala gaya ni David at ng sinaunang mga 
lingkod ng Diyos hinggil sa pagiging walang kapin- 
tasan at walang pagkukulang. Sa kaniyang minis- 
teryo at sa lahat ng kaniyang pakikitungo sa iba, 
hindi siya naparatangan ng anumang katiwalian 
o panlilinlang.--2Co 4:1, 2; 6:3-10, 8:20, 21; 1Te 
1:3-6. 

Ang pagmamatiyaga sa isang bigay-Diyos na atas 
sa harap ng pagsalansang, at pagbabata ng mga ka- 
kapusan, pang-uusig, at pagdurusa dahil sa pangha- 
hawakan sa isang landasin ng makadiyos na debos- 
yon ay namalas din kay Pablo at sa iba pang unang 
mga Kristiyano bilang mga taong nagpapakita ng 
katapatan.--Gaw 5:27-41: 2Co 11:23-27. 


KATARUNGAN. Ang pagpapanatili o pagga- 
gawad ng kung ano ang tama sa paraang walang ki- 
nikilingan at walang itinatangi at alinsunod sa isang 
pamantayan. Ang salitang Hebreo na mish-pat”, ka- 
dalasang isinasalin bilang “katarungan” o “kahatu- 
lan” (NW, RS), ay maaari ring magtawid ng ideya 
ng isang partikular na plano (Exo 26:30), kaugalian 
(Gen 40:13), alituntunin (2Cr 4:20), o karaniwang 
pamamaraan (Lev 5:10) ng paggawa ng mga ba- 
gay-bagay. 

Ang dalawang salitang Hebreo na pinakamalimit 
isalin bilang “katarungan” sa King James Version 
(tse dheq at tsedha'qah') ay kadalasang isinasalin 
bilang “katuwiran” sa Bagong Sanlibutang Salin. 
(Gen 18:19: Job 8:3) Bagaman ang katarungan ay 
nauugnay sa batas, wala naman talagang pagkaka- 
iba ang katarungan at ang katuwiran.---Ihambing 
ang Am 5:24. 

Isang salitang Griego na isinasalin bilang “kasu- 
wato ng katarungan” (NW) ang tumutukoy sa isang 
bagay na “matuwid” (KJ, RS) o nararapat. (Ro 3:8, 
Heb 2:2) “Kahatulan” at “paghihiganti” naman ang 
pangunahing mga kahulugan ng dalawang iba pang 
salitang Griego na kung minsan ay isinasalin bilang 
“katarungan.”--Mat 12:20, NW, RS, Luc 18:7, NW. 

Ang kataas-taasang Hukom at Tagapagbigay- 
Batas (Isa 33:22), ang Diyos na Jehova, “ay maibigin 
sa katuwiran at katarungan.” (Aw 33:5) “Ang kata- 
rungan at ang saganang katuwiran ay hindi niya 
mamaliitin.” (Job 37:23) Ginagarantiyahan nito na 
hindi niya kailanman pababayaan ang kaniyang 
mga matapat. (Aw 37:28) Si Jehova ay hindi nagta- 
tangi sa pakikitungo sa kaniyang mga nilalang, kun- 
di tinatanggap niya at pinagkakalooban niya ng ka- 
niyang pagpapala ang lahat niyaong may takot sa 
kaniya at nagsasagawa ng katuwiran. (Gaw 10:34, 
35) Pinarurusahan o ginagantimpalaan niya ang 


KATARUNGAN 


mga indibiduwal at mga bansa ayon sa kanilang 
mga gawa. (Ro 2:3-11, Efe 6:7-9: Col 3:22-4:1) Ang 
katarungan ni Jehova ay tinitimbangan din ng awa, 
dahil dito, ang mga tao at mga bansa ay nabibigyan 
ng pagkakataong tumalikod mula sa kanilang balak- 
yot na mga daan at sa gayon ay maligtas mula sa 
paglalapat niya ng kaniyang masasamang hatol. 
--Jer 18:7-10, Eze 33:14-16, tingnan ang IPAHAYAG 
NA MATUWID. 

Ang karunungan ni Jehova ay lubhang nakahihi- 
git kaysa sa karunungan ng di-sakdal na mga tao, at 
ang tao, hindi ang Diyos, ang kailangang matuto ng 
landas ng katarungan. (Isa 40:14) Kaya nga, wala sa 
posisyon ang tao para hatulan ang mga pagkilos ng 
Diyos kung ang mga ito ay makatarungan o di- 
makatarungan, sa halip ay dapat niyang matutu- 
hang iayon ang kaniyang pag-iisip sa pamantayan 
ng katarungan na isiniwalat ni Jehova sa kaniyang 
Salita. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita: “Kung tung- 
kol sa aking mga daan, hindi ba nakaayos nang 
wasto ang mga iyon, O sambahayan ng Israel? Hin- 
di ba ang mga daan ninyo ang siyang hindi nakaa- 
yos nang wasto?” (Eze 18:29) Isa pa, dahil si Jehova 
ang Maylalang, walang saligan upang kuwestiyunin 
ang pagiging matuwid ng kaniyang mga ginagawa. 
--Ro 9:20, 21; tingnan din ang Job 40:8-41:34. 

Kung gayon, mula't sapol ay makatuwiran na hi- 
nihiling ni Jehova na alamin niyaong mga nagnana- 
is magtamo ng kaniyang pagsang-ayon ang kani- 
yang pamantayan ng katarungan at sundin iyon. 
(Isa 1:17, 18, 10:1, 2; Jer 7:5-7: 21:12; 22:3, 4; Eze 45: 
9, 10; Am 5:15, Mik 3:9-12: 6:8; Zac 7:9-12) Tulad ng 
Diyos, hindi sila dapat magtangi, yamang ang pag- 
gawa nito ay di-matuwid at lumalabag sa batas ng 
pag-ibig. (San 2:1-9) Gayunman, ang pagsasagawa 
ng katarungan ayon sa pamantayan ng Diyos ay 
hindi isang pabigat, sa katunayan, nakasalalay rito 
ang kaligayahan ng tao. (Aw 106:3; ihambing ang 
Isa 56:1, 2.) Ang katotohanang ito ay kinilala ng 
tanyag na huristang Ingles na si Blackstone: “Napa- 
kaingat na pinag-ugnay, at napakahigpit na hinabi 
[ng Diyos] ang mga batas ng walang-hanggang ka- 
tarungan at ang kaligayahan ng bawat indibiduwal, 
anupat ang huling nabanggit ay hindi matatamo 
malibang tuparin ang unang nabanggit, at, kung 
ang naunang nabanggit naman ay kaagad na su- 
sundin, tiyak na ibubunga nito ang huling nabang- 
git.”---Chadman's Cyclopedia of Law, 1912, Tomo I, 
p. 88. 

Nakatutulong din sa kaligayahan at kapakanan ng 
mga sakop ng awtoridad ng pamahalaan ang was- 
tong pagsasagawa nito ng katarungan. (Ihambing 
ang Kaw 29:4.) Yamang sa lahat ng pagkakataon ay 
magsasagawa ng katarungan si Kristo Jesus bi- 
lang Hari ng Kaharian ng Diyos at yaong lahat ng 


KATAT 


naglilingkod sa mga administratibong tungkulin sa 
ilalim niya, ang kaniyang matapat na mga sakop ay 
malulugod na magpasakop sa kaniyang matuwid na 
pamamahala.--Isa 9:6, 7: 32:1, 16-18, 42:1-4; Mat 
12:18-21, Ju 5:30; ihambing ang Kaw 29:2. 

May kinalaman sa paglalapat ng katarungan at sa 
mga simulaing nasasangkot dito, tingnan ang HUKU- 
MAN, KAUTUSAN, USAPIN SA BATAS. 


KATAT. Isang lunsod ng Zebulon. (Jos 19:10, 
15) Kadalasang itinuturing na ito rin ang Kitron. 
--Huk 1:30. 


KATAWAN. Ang pisikal na kayarian ng tao 
o hayop. Ang salitang Hebreo na gewi'yah' ay tu- 
mutukoy sa katawan, buhay man ito (Gen 47:18) 
o patay. (1Sa 31:10, Aw 110:6) Ang Hebreong neve- 
lah' ay nagmula sa pandiwang salitang-ugat na na- 
vel’ (“malanta”, Aw 1:3) at isinasalin bilang “bang- 
kay” (Lev 5:2, Deu 14:8, Isa 26:19). Ang basar’, 
na salitang Hebreo para sa laman, ay maaaring 
tumukoy sa buong katawan. (Ihambing ang Aw 
16:9: tingnan ang LAMAN.) Ang karaniwang salitang 
Griego para sa “katawan” ay so'ma (Mat 5:29), ngu- 
nit ang khros, sa literal ay “balat,” ay isinasalin bi- 
lang “katawan” sa Gawa 19:12. Ang salitang Griego 
na pto' ma, na nagmula sa pandiwang salitang-ugat 
na pi'pto (mabuwal), ay tumutukoy sa isang nabu- 
wal na katawan o “bangkay.” (Mat 14:12) Ang iba't 
ibang uri ng pisikal na katawan ay binubuo ng iba't 
ibang uri ng laman, kasama ang puwersa ng buhay. 
--1Co 15:39, San 2:26, Gen 7:22, tingnan ang KALU- 
LUWA. 

Mga Katawang Espirituwal. Kung may mga 
katawang pisikal na nakikita at nahihipo, mayroon 
ding mga katawang espirituwal na di-nakikita ng 
mga mata ng tao at hindi niya lubusang maunawa- 
an. (1Co 15:44) Maluwalhati ang mga katawan ng 
mga espiritung persona (ang Diyos, si Kristo, ang 
mga anghel). “Hindi kailanman nakita ng sinuman 
ang Diyos.” (1Ju 4:12) Hindi maaaring makita ng tao 
ang Diyos at patuloy na mabuhay. (Exo 33:20) Nang 
masulyapan ng apostol na si Pablo ang pagkakaha- 
yag ni Jesu-Kristo pagkatapos itong buhaying-muli, 
nabuwal siya sa lupa at nabulag ng kaningningan, 
anupat nangailangan ng isang himala upang mapa- 
nauli ang kaniyang paningin. (Gaw 9:3-5, 17, 18: 26: 
13, 14) Sa katulad na paraan, malayong mas maka- 
pangyarihan ang mga anghel kaysa sa mga tao. 
(2Pe 2:11) Sila ay mga personang maluwalhati at 
maningning at ganiyan ang kaanyuan nila kapag 
nagpapakita sila sa pisikal na paraan. (Mat 28:2-4, 
Luc 2:9) Napakalakas ng paningin ng espiritung 
mga anak na ito ng Diyos anupat nakikita at natata- 
galan nila ang kaningningan ng Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat.--Luc 1:19. 


38 


Dahil hindi natin maaaring makita ang Diyos sa 
pamamagitan ng pisikal na mga mata, gumagamit 
siya ng anthropomorphism (pag-uukol ng mga ka- 
tangiang pantao sa isang bagay na hindi tao) upang 
matulungan tayo na maunawaan at mapahalagahan 
ang mga bagay-bagay tungkol sa kaniya. Sinasabi 
ng Bibliya na mayroon siyang mga mata (Aw 34:15; 
Heb 4:13), mga bisig (Job 40:9: Ju 12:38), mga paa 
(Aw 18:9: Zac 14:4): puso (Gen 8:21: Kaw 27:11): 
mga kamay (Exo 3:20, Ro 10:21), mga daliri (Exo 
31:18, Luc 11:20): ilong, mga butas ng ilong (Eze 
8:17; Exo 15:8), at pandinig o tainga (1Sa 8:21, Aw 
10:17). Hindi dapat ipalagay na mayroon siyang li- 
teral na mga sangkap na ito gaya natin. Ang apos- 
tol na si Juan, na may pag-asang mabuhay sa 
langit, ay nagsabi sa kaniyang mga kapuwa taga- 
pagmana ng makalangit na buhay: “Mga minama- 
hal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, ngunit hin- 
di pa nahahayag kung magiging ano tayo. Alam 
natin na kailanma't mahayag siya, tayo ay magi- 
ging tulad niya, sapagkat makikita natin siya kung 
ano nga siya.” (1Ju 3:2) Iyon ay isang katawan na 
katulad ng “maluwalhating katawan" ni Jesu-Kristo 
(Fil 3:21), na “larawan ng di-nakikitang Diyos,” “ang 
sinag ng kaniyang kaluwalhatian at ang eksaktong 
larawan ng kaniya mismong sarili.” (Col 1:15: Heb 
1:3) Samakatuwid, tatanggap sila ng mga katawan 
na walang kasiraan, imortal, anupat naiiba sa mga 
anghel sa pangkalahatan at sa mga tao, na mga 
mortal.--1Co 15:53; 1Ti 1:17, 6:16, Mar 1:23, 24, 
Heb 2:14. 

Ang Katawang Laman ni Kristo. Noong pa- 
sinayaan ang Hapunan ng Panginoon, binigyan ni 
Jesus ng tinapay na walang pampaalsa ang 11 tapat 
na apostol, at sinabi niya: “Ito ay nangangahulugan 
ng aking katawan na siyang ibibigay alang-alang sa 
inyo.” (Luc 22:19) Nang maglaon ay sinabi ng apos- 
tol na si Pedro: “Siya [si Jesus] mismo ang nagdala 
ng ating mga kasalanan sa kaniyang sariling kata- 
wan sa tulos.”--1Pe 2:24: Heb 10:10: tingnan ang 
HAPUNAN NG PANGINOON. 

Upang si Jesus ay maging “ang huling Adan” (1Co 
15:45) at maging “katumbas na pantubos para sa la- 
hat [sa sangkatauhan],” ang kaniyang katawang la- 
man ay kinailangang maging isang tunay na kata- 
wan ng tao, hindi isang pagsasaanyong-laman. (1Ti 
2:5, 6, Mat 20:28) Kinailangan itong maging sak- 
dal, sapagkat ihahain ito upang maiharap sa Diyos 
na Jehova ang halagang pambili. (IPe 1:18, 19, 
Heb 9:14) Walang taong di-sakdal ang makapaglala- 
an ng kinakailangang halaga. (Aw 49:7-9) Dahil 
dito, noong inihaharap ni Jesus ang kaniyang sarili 
upang magpabautismo para simulan ang kaniyang 
landasin ng pagsasakripisyo, sinabi niya sa kani- 
yang Ama: “Naghanda ka ng katawan para sa akin.” 
--Heb 10:5. 


39 


Ang pisikal na katawan ni Jesu-Kristo ay hindi pi- 
nahintulutang mabulok at maging alabok gaya ng 
mga katawan nina Moises at David, mga lalaking gi- 
namit upang lumarawan kay Kristo. (Deu 34:5, 6, 
Gaw 13:35, 36, 2:27, 31) Nang maagang pumaroon 
sa libingan ang kaniyang mga alagad noong unang 
araw ng sanlinggo, wala na ang katawan ni Jesus, at 
ang mga bendang ipinambalot sa kaniyang katawan 
ay naiwan sa libingan, anupat walang alinlangang 
naglaho ang kaniyang katawan nang hindi na du- 
maraan sa pagkabulok.---Ju 20:2-9, Luc 24:3-6. 

Matapos buhaying-muli si Jesus, nagpakita siya 
taglay ang iba't ibang katawan. Napagkamalan siya 
ni Maria na isang hardinero. (Ju 20:14, 15) Nang 
muli siyang magpakita, pumasok siya sa isang silid 
kung saan nakatrangka ang mga pinto, taglay ang 
isang katawan na may mga marka ng sugat. (Ju 
20:24-29) Ilang ulit siyang nagpakita at nakilala, 
hindi dahil sa kaniyang hitsura, kundi dahil sa kani- 
yang pananalita at pagkilos. (Luc 24:15, 16, 30, 31, 
36-45: Mat 28:16-18) Noong minsan, nakilala siya 
ng kaniyang mga alagad nang maganap ang isang 
himala dahil sa utos niya. (Ju 21:4-7, 12) Palibha- 
sa'y binuhay siyang muli bilang isang espiritu (1Pe 
3:18), si Jesus ay maaaring magkatawang-tao kung 
kinakailangan gaya ng ginawa ng mga anghel no- 
ong nakalipas na mga panahon nang magpakita sila 
bilang mga mensahero. (Gen 18:2, 19:1, 12; Jos 5:13, 
14: Huk 13:3, 6, Heb 13:2) Noong mga araw bago 
ang Baha, ang mga anghel na “hindi nag-ingat ng 
kanilang orihinal na kalagayan kundi nag-iwan ng 
kanilang sariling wastong tahanang dako” ay nagsa- 
anyong-laman at nag-asawa ng mga taong babae. 
Yamang ang anghelikong mga anak ng Diyos na ito 
ay hindi tunay na mga tao kundi nagkatawang-tao 
lamang, ang mga anghel na ito ay hindi napuksa ng 
Baha, kundi naghubad ng kanilang katawang-tao at 
bumalik sa dako ng mga espiritu.---Jud 6: Gen 6:4: 
1Pe 3:19, 20, 2Pe 2:4. 

Makasagisag na Paggamit. Tinutukoy si Jesu- 
Kristo bilang Ulo ng “kongregasyon, na siyang kata- 
wan niya.” (Efe 1:22, 23: Col 1:18) Ang Kristiyanong 
‘katawang’ ito na isang kalipunan ng mga tao ay 
hindi nababaha-bahagi sa lahi, bansa, o iba pang sa- 
lik, yamang may mga kinatawan dito ang mga Ju- 
dio at ang mga tao ng lahat ng mga bansa. (Gal 
3:28, Efe 2:16, 4:4) Ang lahat ay binautismuhan kay 
Kristo at sa kaniyang kamatayan sa pamamagitan 
ng banal na espiritu. Samakatuwid, silang lahat ay 
binautismuhan tungo sa iisang katawan. (1Co 12:13) 
Sa gayon, ang buong katawan ay sumusunod sa ulo, 
anupat namamatay ito sa kamatayang kauri ng kay 
Kristo at tinatanggap nito ang pagkabuhay-muli na 
kauri ng sa kaniya.---Ro 6:3-5, tingnan ang BAUTIS- 
Mo (Bautismo kay Kristo Jesus at sa Kaniyang Ka- 
matayan). 


KATAWAN 


Ginagamit ng apostol na si Pablo ang paraan ng 
paggana ng katawan ng tao upang ilarawan kung 
paano tumatakbo ang kongregasyong Kristiyano, 
anupat inihalintulad niya ang mga sangkap, o mi- 
yembro, nito na nabubuhay sa lupa sa alinmang 
partikular na panahon sa isang katawan, na si Kris- 
to ang di-nakikitang Ulo. (Ro 12:4, 5; 1Co 12) Idini- 
riin niya ang kahalagahan ng dakong kinaroroonan 
ng bawat sangkap, ang pagtutulungan, ang pag-ibig 
at pangangalaga sa isa't isa, at ang pagsasakatupa- 
ran ng gawain. Inilagay ng Diyos ang bawat isa sa 
posisyon nito sa katawan, at sa pamamagitan ng 
iba't ibang pagkilos ng banal na espiritu, isinasaga- 
wa ng katawan kung ano ang kinakailangan. Inila- 
laan ng Ulo, si Jesu-Kristo, bilang sangkap na taga- 
pag-ugnay, sa ibang mga sangkap ng katawan ang 
mga bagay na kailangan ng mga ito sa pamamagi- 
tan ng “mga kasukasuan at mga litid,” ang paraan 
at mga kaayusan upang makapaglaan ng pagkaing 
espirituwal at ng komunikasyon at koordinasyon, 
anupat “ang katawan” ay napakakaing mainam sa 
espirituwal at ang bawat bahagi ay nasasabihan 
tungkol sa atas na gagampanan nito.---Col 2:19: Efe 
4:16. 

Wastong Paggamit sa Katawan ng Isa. Da- 
pat pahalagahan ng isang Kristiyano ang katawang 
ibinigay sa kaniya ng Diyos at dapat niyang ibigin 
ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng wastong pa- 
ngangalaga sa kaniyang katawan upang maiharap 
niya ito sa Diyos samantalang nag-uukol ng kaaya- 
aya at sagradong paglilingkod. (Ro 12:1) Kailangan 
dito ang paggamit ng katinuan at ang pangangala- 
ga sa katawan sa pamamagitan ng pagkain at ng iba 
pang mga pangangailangan, gayundin ang pisikal 
na kalinisan, ngunit mayroon pang mas mahahala- 
gang uri ng pangangalaga kaysa rito. Nasasangkot 
sa mga ito ang espirituwalidad, ang paghahanap sa 
Kaharian ng Diyos at sa kaniyang katuwiran, at ang 
pagiging matuwid sa moral. (Mat 6:25, 31-33; Col 
2:20-23: 3:5) Nagpapayo ang apostol: “Ang pagsasa- 
nay sa katawan ay kapaki-pakinabang nang kaunti, 
ngunit ang makadiyos na debosyon ay kapaki-paki- 
nabang sa lahat ng mga bagay, yamang hawak nito 
ang pangako sa buhay ngayon at yaong darating.” 
-1Ti 4:8. 

Kapag ang isang pinahirang sangkap, o miyem- 
bro, ng kongregasyong Kristiyano, ng katawan ni 
Kristo, ay nakiapid, kinukuha niya ang isang sang- 
kap ng Kristo at ginagawa niya iyon na sangkap ng 
patutot. Ang gayong Kristiyano na nakikiapid ay 
nagpapasok ng karungisan sa moral at “nagkakasa- 
la [rin] laban sa kaniyang sariling katawan[g la- 
man].” Isinasapanganib niyang maalis siya mula sa 
katawan ni Kristo, ang templong organisasyon, at 
inilalantad ang kaniyang sarili sa panganib na ma- 
hawa ng karima-rimarim na mga sakit. (1Co 6:13, 


KATINUAN 


15-20, Kaw 7:1-27) Maaaring “ibigay siya ng kong- 
regasyon kay Satanas para sa pagkapuksa ng la- 
man. '---1Co 5:5. 

Ang isang sangkap, o miyembro, ng katawan ni 
Kristo, gayundin ang iba pang mga taong naaalay 
na nakikiugnay sa mga sangkap na ito na inianak 
sa espiritu, ay dapat na umiwas hindi lamang sa pi- 
sikal na pakikiapid kundi pati rin sa espirituwal na 
pakikiapid. Sa Kasulatan, ang isa na nakikipagkaibi- 
gan sa sanlibutan ay tinatawag na isang “manga- 
ngalunya.” (San 4:4) Sinabi ni Jesus tungkol sa 
kaniyang mga alagad: “Hindi sila bahagi ng sanli- 
butan, kung paanong ako ay hindi bahagi ng sanli- 
butan.” (Ju 17:16) Dahil dito, tinitiyak ni Jesus na 
yaong mga bumubuo sa mga sangkap ng kaniyang 
katawan ay malinis sa moral at sa espirituwal. (Efe 
5:26, 27) Sinasabing ang kanilang “mga katawan ay 
napaliguan na ng malinis na tubig.” (Heb 10:22) 
Gaya ng sinasabi ng apostol na si Pablo may kina- 
laman sa mga asawang lalaki: “Sa ganitong paraan 
dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kani-kani- 
lang asawang babae na gaya ng sa kanilang sariling 
mga katawan. Siya na umiibig sa kaniyang asa- 
wang babae ay umiibig sa kaniyang sarili, sapagkat 
walang taong napoot kailanman sa kaniyang sari- 
ling laman, kundi pinakakain at inaaruga niya ito, 
gaya ng ginagawa rin ng Kristo sa kongregasyon, 
sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang kata- 
wan. 'Sa dahilang ito ay iiwan ng lalaki ang kani- 
yang ama at ang kaniyang ina at pipisan siya sa ka- 
niyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang 
laman.” Ang sagradong lihim na ito ay dakila. Nag- 
sasalita nga ako may kaugnayan kay Kristo at sa 
kongregasyon.”---Efe 5:28-32. 

Tingnan ang mga bahagi ng katawan sa ilalim ng 
indibiduwal na mga pangalan. 


KATINUAN [sa Ingles, soberness]. Ang mga 
salitang Griego na nepho (pandiwa) at nephali'os 
(pang-uri) ay pangunahin nang tumutukoy sa kala- 
gayan ng pagiging hindi lasing. Gayunman, ang 
mga ito'y ginagamit sa Kasulatan pangunahin na sa 
isang makasagisag na diwa. Ang mga ito'y may 
ideya ng pagiging matino, katamtaman ang mga 
pag-uugali, mapagpuyat, mapagbantay, o ng pag- 
papanatili ng katinuan. Ang isang kaugnay na sali- 
ta, ekne'pho, na pangunahin nang nangangahulu- 
gang “mahimasmasan,” ay ginamit sa Griegong 
Septuagint sa Genesis 9:24: “Si Noe ay nanumbalik 
[nagising] mula sa alak.” Bilang karagdagan, ang 
terminong Griegong ito ay ginamit sa bersiyon ding 
iyon sa Joel 1:5, kung saan nanawagan ang propeta 
sa espirituwal na “mga lasenggo" ng Israel na “gu- 
mising,” at sa Habakuk 2:19, kung saan inihula ang 
kaabahan para sa mga mananamba ng mga idolo 


40 


na nagsasabi sa mga piraso ng kahoy at bato, “Gu- 
mising!” 

Nang isa-isahin ng apostol na si Pablo ang 
mga kuwalipikasyon para sa mga inaatasan bilang 
mga tagapangasiwa sa mga kongregasyong Kristi- 
yano, sinabi niyang ang isang tagapangasiwa ay da- 
pat na “katamtaman ang mga pag-uugali” (sa Gr., 
nephalli'os). Kasama rito ang hindi pagpapakalabis 
sa alak, yamang sinasabi rin na siya ay hindi dapat 
na isang “lasenggong basag-ulero.” Ipinakikita ng 
salitang nephalios na ang lalaking iyon ay may ka- 
tinuan at nagpapakita ng pagiging katamtaman sa 
iba pang mga bagay, gaya ng pananalita at pagga- 
wi, bukod pa sa nakagawian na niyang maging ka- 
tamtaman sa pag-inom ng alak.--1ITi 3:2, 3. 

Ang mga babae sa kongregasyon ay binibigyan 
ng katulad na payo, na maging “seryoso, hindi na- 
ninirang-puri, katamtaman ang mga pag-uugali, ta- 
pat sa lahat ng mga bagay.” (1Ti 3:11) Ang mata- 
tandang lalaki at babae ay pinapayuhan din nang 
ganito, anupat ang matatandang babae ay magpa- 
pakita ng halimbawa “upang mapanauli nila sa ka- 
tinuan ang mga kabataang babae,” upang maging 
mabubuting asawa at ina, na nagpapasakop sa kani- 
kanilang asawa.---Tit 2:2-5. 

Nang ituwid ni Pablo ang kongregasyon sa Co- 
rinto, na naimpluwensiyahan ng ilang taong nag- 
tataguyod ng maling doktrina, sinabi niya: “Ang 
masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-paki- 
nabang na mga ugali. Gumising kayong may kati- 
nuan [isang anyo ng e:knepho] sa matuwid na para- 
an at huwag mamihasa sa kasalanan, sapagkat ang 
ilan ay walang kaalaman sa Diyos. Nagsasalita ako 
upang makadama kayo ng kahihiyan.” (1Co 15:33, 
34) Dapat silang gumising mula sa pagkalango sa 
maling doktrina, na nagliligaw sa ilan at nagdudu- 
lot ng espirituwal na pagkakasakit at kamatayan pa 
nga. (1Co 11:30) Sa gayunding diwa, bago nito ay 
sumulat na siya sa mga taga-Tesalonica, na nililiga- 
lig ng mga taong nagtataguyod ng mga bagay na 
hindi itinuro ng mga apostol. Hinggil sa “araw ni Je- 
hova,” sinabi niya na ang araw na iyon ay biglang 
darating ngunit hindi niyaon aabutan ang tunay at 
tapat na mga Kristiyano gaya ng sa mga magnana- 
kaw. Dahil dito, hindi sila dapat antukin, kundi da- 
pat nilang tiyakin na sila'y mapagbantay. Dapat si- 
lang "manatiling gising at panatilihin ang kanilang 
katinuan [sa literal, maging matino]. —1Te 5:2-6, 8. 

Nagbabala rin si Pablo kay Timoteo hinggil sa du- 
marating na apostasya, at sa panganib na idudulot 
nito sa pagkakaisa ng mga Kristiyanong nagna- 
nais na manatiling tapat. Si Timoteo lalung-lalo 
na, bilang tagapangasiwa, ay kinailangang magban- 
tay upang ‘mapanatili ang kaniyang katinuan [ma- 
ging matino ang pag-iisip] sa lahat ng mga bagay,” 


41 


upang magtiis ng kasamaan, gawin ang gawain ng 
isang ebanghelisador, lubusang ganapin ang kani- 
yang ministeryo. (2Ti 4:3-5) Sa pagpapanatili niya 
ng kaniyang katinuan, matatanto ni Timoteo na 
hindi na magtatagal at mawawala na si Pablo (2Ti 
4:6-8), at na sa bandang huli, si Timoteo mismo ay 
mawawala na rin, kaya naman ang mga bagay na 
kaniyang natutuhan ay dapat niyang ipagkatiwala 
sa mga taong tapat, na magiging lubusang kuwali- 
pikado na magturo naman sa iba. (2Ti 2:2) Sa ga- 
yon, ang kongregasyon ay mapatitibay bilang isang 
pananggalang laban sa dumarating na apostasya, 
anupat nagiging “isang haligi at suhay ng katotoha- 
nan.”--1ITi 3:15. 

Sa gayunding paraan, ang apostol na si Pedro, pa- 
libhasa'y nalalaman niyang siya at ang kaniyang 
mga kapuwa apostol ay hindi na magtatagal (2Pe 
1:14) upang magsilbing pamigil sa apostasya na pa- 
kana ng Diyablo, ay nagpayo sa mga Kristiyano na 
manghawakang mahigpit sa kanilang kaligtasan sa 
pamamagitan ni Kristo, anupat pinananatiling lu- 
bos ang kanilang katinuan [sa literal, maging ganap 
na matino], na inilalagak ang kanilang pag-asa sa 
di-sana-nararapat na kabaitan na dadalhin sa kani- 
la sa pagkakasiwalat kay Jesu-Kristo.” (1Pe 1:13) Da- 
hil napakakritikal ng panahon, at sumisidhi ang 
pag-uusig mula sa sanlibutan, dapat silang maging 
matino sa pag-iisip, maging mapagbantay, mapag- 
puyat, at huwag nilang pabayaan ang taimtim na 
pananalangin, upang magkamit sila ng lakas na ka- 
kailanganin nila para sa pagbabata. (1Pe 4:7) Bina- 
balaan niya sila at pinayuhan na panatilihin ang ka- 
nilang katinuan, sapagkat ang Diyablo ay tulad ng 
isang leong umuungal na naghahanap ng masisila, 
at kailangan silang manindigang matatag laban sa 
Diyablo. Mangangailangan ito ng katinuan, pagka- 
seryoso, at pagpipigil sa sarili.---1Pe 5:8, 9. 


KATIWALA. Isa na inatasang mangasiwa sa 
sambahayan o pag-aari ng iba. Ang salitang Heb- 
reo na so khen" ay isinasalin bilang “katiwala.” (Isa 
22:15) Ang moshel’, na nangangahulugang “isa na 
namamahala,” ay tumutukoy rin sa isang katiwala. 
(Gen 24:2, tlb sa Rbi8) Ang Griegong oi-ko:'no'mos 
(katiwala) ay maaari ring isalin bilang “tagapama- 
hala sa sambahayan.”--Luc 12:42, tlb sa Rbi8. 

Ang katiwala ay maaaring isang taong laya 
o isang pinagkakatiwalaang alipin. Waring ang 'di- 
matuwid na katiwala' na tinukoy ni Jesus sa isa sa 
mga ilustrasyon niya ay inilalarawan bilang isang 
taong laya. (Luc 16:1, 2, 4) Ang mga hari, at ang 
maraming mayayaman o mararangal na tao, ay 
may mga katiwala, at magkakaiba ang antas ng aw- 
toridad na ipinagkakaloob nila sa kanilang mga kati- 
wala. Hindi nalalayo rito ang kahulugan ng salitang 
Griego na epi'tro-pos, “tauhang tagapangasiwa,” ya- 


KATIWALA NG KOPA 


mang kadalasan, ang katiwala rin ang nangangasi- 
wa sa bahay at sa iba pang mga lingkod at ari-arian, 
at kung minsan ay pati sa mga negosy0.---Gal 4:1-3, 
Luc 16:1-3. 

Si Abraham ay may tapat na lingkod, si Eliezer ng 
Damasco, ang tauhang nangangasiwa sa kaniyang 
mga ari-arian, na binubuo ng napakaraming ala- 
gang hayop at, noong minsan, ng maraming alipin, 
bagaman si Abraham ay walang pag-aaring lupain 
maliban sa isang loteng libingan. (Gen 13:2, 14:14: 
15:2: 23:17-20, Gaw 7:4, 5) Bilang isang alipin sa 
Ehipto, si Jose ay nangasiwa sa bahay ni Potipar. 
(Gen 39:1-4, 8, 9) Nang maglaon, nagkaroon din 
siya ng isang katiwala. (Gen 44:4) Si Haring Elah ng 
Israel ay may tauhang namamahala sa kaniyang 
sambahayan sa Tirza. Malamang na ganito rin ang 
kaugalian ng iba pang sinaunang mga hari. (1Ha 
16:9) Noong mga araw ni Haring Hezekias ng Juda, 
si Sebna ang katiwalang namamahala sa bahay ng 
hari, ngunit siya'y naging di-tapat at hinalinhan ni 
Eliakim na anak ni Hilkias.--Isa 22:15, 20, 21. 

Ayon sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, si He- 
rodes Antipas ay may tauhang tagapangasiwa sa 
kaniyang bahay. Ang asawa ng lalaking ito ay nag- 
lingkod kay Jesus mula sa kaniyang mga tinatang- 
kilik. (Luc 8:3) Sa isang ilustrasyon, tinukoy ni Jesus 
ang isang tauhang tagapangasiwa ng mga trabaha- 
dor sa ubasan na siyang nagbabayad sa kanila sa 
pagtatapos ng maghapon.---Mat 20:8. 

Ang mga pananagutan at pangangasiwa ng 
isang katiwala ay angkop na lumalarawan sa mi- 
nisteryong ipinagkatiwala ng Diyos na Jehova sa 
mga Kristiyano. Sa hula ni Jesus tungkol sa mga 
huling araw, binanggit niya ang “tapat at mai- 
ngat na alipin”---na naglilingkod din bilang katiwa- 
la niya, isang tagapamahala sa sambahayan ng 
mga mananampalataya--na maglalaan ng espiri- 
tuwal na “pagkain sa tamang panahon.” (Mat 24:45: 
Luc 12:42-44) Ang mga tagapangasiwa sa kongre- 
gasyong Kristiyano ay “mga katiwala” rin, at ma- 
higpit na hinihiling sa kanila ang katapatan. (Tit 
1:7; 1Co 4:1, 2) Bilang isang apostol, lalo na't isang 
apostol sa mga Gentil, si Pablo ay inatasan upang 
maging isang pantanging katiwala. (1Co 9:17: Efe 
3:1, 2) Itinawag-pansin ni Pedro sa lahat ng Kristi- 
yano, mga tagapangasiwa at iba pa, na sila ay 
mga katiwala ng di-sana-nararapat na kabaitan ng 
Diyos na ipinamamalas sa iba't ibang paraan, at 
ipinakikita niya na ang bawat isa ay may larangan, 
o dako, sa kaayusan ng Diyos kung saan maisasa- 
katuparan ang pagiging tapat na katiwala.--- 1Pe 
4:10. 


KATIWALA NG KOPA. Isang opisyal ng ma- 
harlikang korte na nagsisilbi ng alak o ng iba pang 
inumin sa hari. (Gen 40:1, 2, 11: Ne 1:11, 2:1) Kung 


KATOTOHANAN 


minsan, kasama sa mga tungkulin ng punong kati- 
wala ng kopa ang pagtikim sa alak bago ito ibigay sa 
hari. Ito ay dahil laging may posibilidad na pagtang- 
kaan ang buhay ng hari sa pamamagitan ng pagla- 
lagay ng lason sa kaniyang alak. 

Ang isang pangunahing kuwalipikasyon para sa 
tungkuling ito ay ang pagiging lubusang mapagka- 
katiwalaan, yamang buhay ng hari ang nakata- 
ya rito. Isa ito sa pinakamararangal na posisyon 
sa korte. Kadalasang presente sa mga komperensi- 
ya at mga pakikipag-usap ng hari ang punong ka- 
tiwala ng kopa. Palibhasa'y may malapit at ka- 
raniwan na ay matalik na kaugnayan sa hari, 
kadalasa'y malaki ang impluwensiya niya sa mo- 
narka. Ang katiwala ng kopa ni Paraon ang nagre- 
komenda kay Jose. (Gen 41:9-13) Mataas naman 
ang pagtingin ni Haring Artajerjes ng Persia sa ka- 
niyang katiwala ng kopa na si Nehemias. (Ne 2:6-8) 
Nang maglakbay si Nehemias patungong Jerusa- 
lem, pinasamahan siya ni Artajerjes sa isang pang- 
kat ng militar.---Ne 2:9. 

Yamang madalas na kasama sa sinaunang mga 
ilustrasyon ang mga katiwala ng kopa, ipinahi- 
hiwatig nito na mahalaga ang kanilang posisyon. 
Lubhang napahanga ang reyna ng Sheba sa “mga 
tagasilbi ni Solomon ng inumin at sa kanilang kaga- 
yakan.'--2Cr 9:4. 


KATOTOHANAN. Ang terminong Hebreo 
na 'emeth, kadalasang isinasalin bilang “katotoha- 
nan,” ay maaaring tumukoy sa bagay na matatag, 
mapagkakatiwalaan, matibay, tapat, totoo, o nai- 
tatag bilang katotohanan. (Exo 18:21; 34:6, Deu 
13:14, 17:4; 22:20, Jos 2:12, 2Cr 18:15: 31:20, Ne 
7:2: 9:33, Es 9:30, Aw 15:2, Ec 12:10, Jer 9:5) Ang 
salitang Griego na a-lethei:a ay kabaligtaran na- 
man ng kabulaanan o kalikuan at nagpapahiwatig 
ng bagay na kaayon ng katotohanan o ng tama 
at wasto. (Mar 5:33, 12:32, Luc 4:25, Ju 3:21, Ro 2:8, 
1Co 13:6: Fil 1:18, 2Te 2:10, 12; 1Ju 1:6, 8; 2:4, 21) 
Maraming iba pang pananalita sa orihinal na wika 
ang maaari ring isalin bilang “katotohanan” depen- 
de sa konteksto. 

Si Jehova, ang Diyos ng Katotohanan. Si Je- 
hova ang “Diyos ng katotohanan.” (Aw 31:5) Tapat 
siya sa lahat ng kaniyang pakikitungo. Tiyak ang 
kaniyang mga pangako, sapagkat hindi siya maka- 
pagsisinungaling. (Bil 23:19, 1Sa 15:29, Aw 89:35, 
Tit 1:2; Heb 6:17, 18) Siya ay humahatol ayon sa ka- 
totohanan, samakatuwid nga, ayon sa kung ano ta- 
laga ang isang bagay, at hindi salig sa panlabas na 
kaanyuan. (Ro 2:2, ihambing ang Ju 7:24.) Ang la- 
hat ng nagmumula sa kaniya ay dalisay at walang 
kapintasan. Ang kaniyang mga hudisyal na pasiya, 
kautusan, utos, at salita ay katotohanan. (Ne 9:13: 


42 


Aw 19:9; 119:142, 151, 160) Ang mga ito ay laging 
tama at wasto, at kasalungat ng lahat ng kalikuan at 
kamalian. 

Patotoo ng paglalang. Pinatototohanan ng mga 
gawang paglalang na may Diyos. Ngunit, ayon kay 
Pablo, ang katotohanang ito ay sinasawata maging 
ng ibang mga tao na ‘nakakakilala sa Diyos.’ Sa ha- 
lip na paglingkuran nila ang Diyos kaayon ng kato- 
tohanan tungkol sa kaniyang walang-hanggang ka- 
pangyarihan at pagka-Diyos, gumawa sila ng mga 
idolo at sinamba nila ang mga ito. Palibhasa'y hindi 
mga tunay na diyos, ang mga idolo ay isang kabula- 
anan, isang kasinungalingan. (Jer 10:14) Kaya nga, 
bagaman taglay ng mga taong ito ang katotohanan 
ng Diyos, ipinagpalit nila iyon “sa kasinungalingan 
at nagpakundangan at nag-ukol ng sagradong pag- 
lilingkod sa nilalang sa halip na sa Isa na lumalang.” 
Ang pagbaling nila sa kabulaanan ng idolatriya ay 
umakay sa kanila sa lahat ng uri ng masasamang 
gawain.---Ro 1:18-31. 

Kabaligtaran ng pagkamakasalanan ng tao. 
Ang masasamang gawain ng mga di-Judio at ang 
pagkamasuwayin ng mga Judio sa kautusan ng 
Diyos ay hindi sa anumang paraan personal na na- 
kapagdulot ng pinsala sa Maylalang. Sa halip, dahil 
dito ay naging litaw na litaw ang kaniyang pagka- 
matapat, kabanalan, katuwiran, at nagdulot ito sa 
kaniya ng kaluwalhatian. Bagaman higit na nata- 
tanyag ang katuwiran ng Diyos dahil sa paggawa ng 
tao ng masama, hindi ito saligan upang sabihin na 
di-makatarungan ang Diyos sa paglalapat niya ng 
hatol laban sa mga manggagawa ng kasamaan. Ya- 
mang ang tao ay nilalang ng Diyos, wala siyang ka- 
rapatan na saktan ang kaniyang sarili sa pamama- 
gitan ng paggawa ng kasalanan. 

Iyan ang argumentong ginamit ni Pablo sa kani- 
yang liham sa mga taga-Roma, anupat sinabi niya: 
“Kung itinatanyag ng ating kalikuan ang katuwiran 
ng Diyos, ano ang sasabihin natin? Ang Diyos 
ay hindi tiwali kapag pinasisiklab niya ang kani- 
yang poot, hindi ba? (Nagsasalita akong gaya ng 
tao.) Huwag nawang mangyari iyan! Kung gayon 
nga, paanong hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? 
Gayunman kung dahil sa aking kasinungalingan 
[ihambing ang Aw 62:9] ay higit na natanyag ang 
katotohanan ng Diyos sa kaniyang ikaluluwalhati, 
bakit hinahatulan pa rin ako bilang makasalanan? 
At bakit hindi sabihin, gaya ng may-kabulaanang 
ipinaparatang sa atin at gaya ng ipinahahayag ng 
ilang tao na sinasabi raw natin: ‘Gawin natin ang 
masasamang bagay upang dumating ang mabubu- 
ting bagay”? Ang hatol laban sa mga taong iyon ay 
kasuwato ng katarungan.” (Ro 3:5-3) Iniligtas ng 
Diyos ang kaniyang bayan, hindi upang sundin 
ang landasin ng kasalanan, kundi upang mamuhay 


43 


ayon sa katuwiran, nang sa gayo'y maluwalhati nila 
Siya. Noong dakong huli, sinabi ng apostol sa kani- 
yang liham: 'Ni huwag ninyong patuloy na iharap 
sa kasalanan ang inyong mga sangkap bilang mga 
sandata ng kalikuan, kundi iharap ninyo sa Diyos 
ang inyong sarili gaya niyaong mga buhay mula sa 
mga patay, gayundin ang inyong mga sangkap sa 
Diyos bilang mga sandata ng katuwiran. '"--Ro 6: 
12, 13. 


Ano ang kahulugan ng 
pananalitang si Jesu-Kristo 
mismo “ang katotohanan”? 


Tulad ng kaniyang Ama na si Jehova, si Jesu- 
Kristo ay “puspos ng di-sana-nararapat na kabaitan 
at katotohanan.” (Ju 1:14: Efe 4:21) Noong narito sa 
lupa si Jesus, lagi niyang sinasalita ang katotohanan 
na tinanggap niya mula sa kaniyang Ama. (Ju 8:40, 
45, 46) “Hindi siya nakagawa ng kasalanan, ni kina- 
sumpungan man ng panlilinlang ang kaniyang bi- 
big.” (IPe 2:22) Iniharap ni Jesus ang mga bagay 
ayon sa kung ano talaga ang mga ito. Bukod sa pa- 
giging “puspos ng katotohanan,' si Jesus mismo “ang 
katotohanan,” at ang katotohanan ay dumating sa 
pamamagitan niya. Ipinahayag niya: “Ako ang daan 
at ang katotohanan at ang buhay.” (Ju 14:6) At isi- 
nulat naman ng apostol na si Juan: “Sapagkat ang 
Kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, 
ang di-sana-nararapat na kabaitan at ang katotoha- 
nan ay dumating sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.” 
-Ju 1:17. 

Ang mga sinabi ni Juan ay hindi nangangahulu- 
gang mali ang Kautusang ibinigay sa pamamagitan 
ni Moises. Iyon din ay katotohanan, na kaayon ng 
pamantayan ng Diyos sa kabanalan, katuwiran, at 
kabutihan. (Aw 119:151:, Ro 7:10-12) Gayunman, 
ang Kautusan ay nagsilbing tagapagturo na umaa- 
kay tungo kay Kristo (Gal 3:23-25) at may anino, 
o makahulang larawan, ng mas dakilang mga katu- 
nayan. (Heb 8:4, 5, 10:1-5) Bagaman ang Kautusan 
ay katotohanan, hindi ito ang buong katotohanan, 
yamang nagsilbi lamang itong anino, kaya naman 
kinailangan nitong magbigay-daan sa mga katuna- 
yang inilarawan nito. Idiniin ng apostol na si Pablo 
ang puntong ito sa kaniyang liham sa mga taga-Co- 
losas: “Huwag kayong hatulan ng sinumang tao sa 
pagkain at pag-inom o may kinalaman sa kapista- 
han o sa pangingilin ng bagong buwan o ng isang 
sabbath, sapagkat ang mga bagay na iyon ay isang 
anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katu- 
nayan ay sa Kristo.” (Col 2:16, 17) Sa gayon, “ang 
katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo” sa diwa na ginawa niyang aktuwal na kato- 
tohanan ang mga bagay na inilalarawan ng Kautu- 


KATOTOHANAN 


san. Yamang siya mismo ay hindi anino kundi ang 
katunayan, si Jesus “ang katotohanan.” Si Jesus din 
ay naging lingkod alang-alang sa pagkamatapat ng 
Diyos' sapagkat tinupad niya ang mga pangako ng 
Diyos sa mga ninuno ng mga Judio sa pamamagitan 
ng paglilingkod sa tuling mga Judio at sa mga pro- 
selita.---Ro 15:8, tingnan ang JESU-KRISTO (“Nagpato- 
too sa Katotohanan”). 

Sa katulad na paraan, nang banggitin ng apostol 
na si Pablo ang “katotohanan sa Kautusan,” hindi ito 
nangangahulugan na may anumang kabulaanan sa 
Kautusan (Ro 2:20) kundi ipinakikita nito na ang Ka- 
utusan ay hindi ang buong katotohanan. 

“Ang Espiritu ng Katotohanan.” Ang espiri- 
tung nagmumula sa Diyos na Jehova ay dalisay at 
banal. Ito “ang espiritu ng katotohanan.” (Ju 14:17: 
15:26) Sinabi ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga ala- 
gad: “Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa 
inyo, ngunit hindi ninyo makakaya ang mga iyon 
sa kasalukuyan. Gayunman, kapag dumating ang 
isang iyon, ang espiritu ng katotohanan, aakayin 
niya kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat hindi 
siya magsasalita udyok ng kaniyang sarili, kundi 
anumang bagay ang kaniyang marinig ay sasalitain 
niya, at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na 
darating.”--Ju 16:12, 13. 

Ituturo sa kanila ng espiritu ng Diyos ang lahat ng 
kailangan nilang malaman upang maisakatuparan 
ang kanilang gawain, anupat ipaaalaala at ipauuna- 
wa nito sa kanila ang mga bagay na dati na nilang 
narinig mula kay Jesus ngunit hindi nila naunawa- 
an. (Ju 14:26) Ipahahayag din sa kanila ng espiritu 
ng Diyos “ang mga bagay na darating.” Maaaring 
kasama rito ang pagbibigay-liwanag sa kahulugan 
ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni Jesus, ya- 
mang ang mga ito ay mangyayari pa lamang noon 
at kabilang sa mga bagay na hindi nauunawaan ng 
kaniyang mga alagad. (Mat 16:21-23, Luc 24:6-8, 
19-27: Ju 2:19-22, 12:14-16, 20:9) Sabihin pa, nang 
maglaon, tinulungan din ng espiritu ng Diyos ang 
mga tagasunod ni Kristo na makapanghula ng mga 
magaganap sa hinaharap. (Gaw 11:28; 20:29, 30, 
21:11, 1Ti 4:1-3) Yamang ang banal na espiritu ng 
Diyos ay “ang espiritu ng katotohanan,” hindi ito 
maaaring pagmulan kailanman ng kamalian kundi 
ipagsasanggalang nito ang mga tagasunod ni Kris- 
to mula sa mga bulaang doktrina. (Ihambing ang 
1Ju 2:27: 4:1-6.) Magpapatotoo ito sa katotohanan 
may kinalaman kay Jesu-Kristo. Mula noong Pente- 
costes 33 C.E. patuloy, nagpatotoo ang espiritu ng 
Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga alagad 
ni Jesus na maunawaan ang mga hulang malinaw 
na nagpapatunay na si Jesus ang Anak ng Diyos. 
Salig sa mga hulang ito, nagpatotoo naman sila sa 
iba. (Ju 15:26, 27: ihambing ang Gaw 2:14-36, Ro 


KATOTOHANAN 


1:1-4.) Subalit, bago pa ang Pentecostes, nagpapato- 
too na “ang espiritu ng katotohanan” hinggil sa ba- 
gay na si Jesus ang Anak ng Diyos (1Ju 5:5-8), sa- 
pagkat sa pamamagitan ng espiritung ito, si Jesus 
ay pinahiran at nakapagsagawa ng makapangyari- 
hang mga gawa.--Ju 1:32-34, 10:37, 38, Gaw 10:38, 
tingnan ang ESPIRITU. 

Ang Salita ng Diyos ay Katotohanan. Iniha- 
harap ng Salita ng Diyos ang mga bagay ayon sa 
kung ano talaga ang mga ito, anupat isinisiwalat 
nito ang mga katangian, layunin, at utos ni Jehova, 
gayundin ang tunay na kalagayan ng mga bagay- 
bagay sa gitna ng sangkatauhan. Ipinakikita ng Sa- 
lita ng katotohanan mula sa Diyos kung ano ang hi- 
nihiling upang ang isa ay mapabanal, maibukod 
para sa paggamit ni Jehova sa paglilingkod sa kani- 
ya, at manatili sa kalagayang pinabanal. Kaya na- 
man maaaring ipanalangin ni Jesus may kinalaman 
sa kaniyang mga tagasunod: “Pabanalin mo sila sa 
pamamagitan ng katotohanan, ang iyong salita ay 
katotohanan.” (Ju 17:17, ihambing ang San 1:18.) 
Ang kanilang pagkamasunurin sa isiniwalat na ka- 
totohanan ng Salita ng Diyos ay umakay sa kanila 
tungo sa pagpapabanal, anupat ang katotohanan 
ang nagsilbing paraan na sa pamamagitan nito ay 
pinabanal nila ang kanilang kaluluwa. (1Pe 1:22) Sa 
gayon ay naging katangi-tangi sila bilang ‘hindi ba- 
hagi ng sanlibutan’ na hindi sumusunod sa katoto- 
hanan ng Diyos.--Ju 17:16. 

“Paglakad sa Katotohanan.” Yaong mga nag- 
nanais magtamo ng pagsang-ayon ng Diyos ay da- 
pat lumakad sa kaniyang katotohanan at magling- 
kod sa kaniya sa katotohanan. (Jos 24:14: 1Sa 12:24, 
Aw 25:4, 5: 26:3-6: 43:3: 86:11: Isa 38:3) Kasama 
rito ang pagsunod sa mga kahilingan ng Diyos at 
ang paglilingkod sa kaniya sa katapatan at kataim- 
timan. Sinabi ni Jesu-Kristo sa isang babaing Sama- 
ritana: “Ang oras ay dumarating, at ngayon na nga, 
na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang 
Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat, sa ka- 
tunayan, hinahanap ng Ama ang mga tulad nito 
upang sumamba sa kaniya. Ang Diyos ay Espiritu, 
at yaong mga sumasamba sa kaniya ay dapat su- 
mamba sa espiritu at katotohanan.” (Ju 4:23, 24) 
Ang gayong pagsamba ay hindi nakasalig sa imahi- 
nasyon kundi kaayon ng aktuwal na kalagayan ng 
mga bagay-bagay, anupat kasuwato ng isinisiwalat 
ng Diyos sa kaniyang Salita tungkol sa kaniya mis- 
mo at sa kaniyang mga layunin. 

Ang Kristiyanismo ay “ang daan ng katotoha- 
nan” (2Pe 2:2), at yaong mga tumutulong sa iba 
sa pagpapalawak ng mga interes ng Kristiyanismo 
ay nagiging “mga kamanggagawa sa katotohanan.” 
(3Ju 8) Ang buong kalipunan ng mga turong Kris- 
tiyano, na naging bahagi noong dakong huli ng na- 
susulat na Salita ng Diyos, ay “ang katotohanan” 


44 


o “ang katotohanan ng mabuting balita.” Ang pag- 
sunod sa katotohanang ito, anupat ‘lumalakad’ dito, 
ay mahalaga upang magtamo ng kaligtasan ang 
isang indibiduwal. (Ro 2:8: 2Co 4:2, Efe 1:13, 1Ti 2:4: 
2Ti 4:4: Tit 1:1, 14; Heb 10:26, 2Ju 1-4, 3Ju 3, 4) 
May kinalaman sa mga gumagawi nang wasto, ang 
katotohanan--ang pagiging nakaayon ng kanilang 
mga daan sa Salita ng Diyos at ang aktuwal na 
mga resulta ng kanilang landasin---ay nagpapatotoo 
na sila'y mga halimbawa na karapat-dapat tularan. 
(3Ju 11, 12) Sa kabilang dako naman, ang isang tao 
na humihiwalay mula sa mga saligang turo ng Kris- 
tiyanismo, sa pamamagitan man ng paggawi nang 
di-wasto o ng pagtataguyod ng huwad na doktrina, 
ay hindi na “lumalakad” sa katotohanan. Ito ang na- 
ging kalagayan noon niyaong mga naggigiit na ang 
pagtutuli ay kailangan upang maligtas ang isang 
tao. Salungat sa Kristiyanong katotohanan ang ka- 
nilang turo, at yaong mga tumanggap niyaon ay hu- 
minto sa pagsunod sa katotohanan o sa paglakad 
dito. (Gal 2:3-5, 5:2-7) Sa katulad na paraan, nang 
ang apostol na si Pedro, sa kaniyang mga pagkilos, 
ay nagpakita ng di-wastong pagtatangi sa pagitan 
ng mga Judio at ng mga di-Judio, itinuwid siya ng 
apostol na si Pablo dahil hindi siya “lumalakad” ka- 
ayon ng “katotohanan ng mabuting balita. ”---Gal 
2:14. 

“Isang Haligi at Suhay ng Katotohanan.” 
Ang kongregasyong Kristiyano ay nagsisilbing 
“isang haligi at suhay ng katotohanan,” anupat inii- 
ngatan nito ang kadalisayan ng katotohanan at ipi- 
nagtatanggol at itinataguyod iyon. (1Ti 3:15) Dahil 
dito, napakahalaga na yaong mga pinagkatiwalaang 
mangasiwa sa kongregasyon ay may kakayahang 
gumamit ng “salita ng katotohanan” nang wasto. 
Nakatutulong sa kanila ang wastong paggamit ng 
Salita ng Diyos upang masugpo ang huwad na turo 
sa loob ng kongregasyon, anupat nagtuturo sa “mga 
hindi nakahilig sa mabuti, baka sakaling bigyan sila 
ng Diyos ng pagsisisi na umaakay sa isang tumpak 
na kaalaman sa katotohanan.” (2Ti 2:15-18, 25; 
ihambing ang 2Ti 3:6-8, San 5:13-20.) Hindi lahat 
ay kuwalipikadong gumawa ng ganitong uri ng 
pagtuturo sa kongregasyon. Yaong mga lalaking 
may mapait na paninibugho at mahilig makipagta- 
lo ay walang saligan para ipagyabang ang pagiging 
kuwalipikado nilang magturo. Magiging mali ang 
kanilang pag-aangkin. Gaya ng isinulat ng alagad 
na si Santiago: “Sino ang marunong at may-unawa 
sa inyo? Ipakita niya mula sa kaniyang mainam na 
paggawi ang kaniyang mga gawa na may kahina- 
hunan na nauukol sa karunungan. Ngunit kung 
kayo ay may mapait na paninibugho at hilig na ma- 
kipagtalo sa inyong mga puso, huwag kayong mag- 
yabang at magsinungaling laban sa katotohanan.” 
--San 3:13, 14. 


45 


Upang ang kongregasyong Kristiyano ay maging 
“isang haligi at suhay ng katotohanan,” kailangang 
ipamalas ng mga miyembro nito sa kanilang buhay 
ang katotohanan, sa pamamagitan ng mainam na 
paggawi. (Efe 5:9) Sila ay dapat na nagpapatuloy at 
hindi lumilihis sa tamang paggawi, na para bang 
“may bigkis na katotohanan.” (Efe 6:14) Bukod sa 
pag-iingat ng personal na kadalisayan, dapat na 
mabahala ang mga Kristiyano hinggil sa kadalisa- 
yan ng kongregasyon. Nang idiniriin niya ang pa- 
ngangailangan na panatilihing malinis ang kongre- 
gasyong Kristiyano mula sa karungisan ng mga 
taong tampalasan, isinulat ng apostol na si Pablo: 
“Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo ay 
maging isang bagong limpak, yamang sa inyo ay 
walang pampaalsa. Sapagkat si Kristo nga na ating 
paskuwa ay inihain na. Dahil dito ay ipagdiwang na- 
tin ang kapistahan, hindi sa lumang lebadura, ni sa 
lebadura ng kasamaan at kabalakyutan, kundi sa 
mga walang-pampaalsang tinapay ng kataimtiman 
at katotohanan.” (1Co 5:7, 8) Yamang si Jesu-Kristo 
ay inihain nang minsan lamang (ihambing ang Heb 
9:25-28) bilang ang katunayan ng kordero ng Pas- 
kuwa, ang buong landasin ng buhay ng isang Kris- 
tiyano, tulad ng Kapistahan ng mga Tinapay na Wa- 
lang Pampaalsa, ay dapat na maging malaya mula 
sa pagiging mapaminsala at sa kabalakyutan. Dapat 
na handa niyang alisin ang bagay na makasala- 
nan upang maingatan ang kaniyang personal na 
kadalisayan at ang kadalisayan ng kongregasyon 
at sa gayon ay “maipagdiwang ang kapistahan sa 
mga walang-pampaalsang tinapay ng kataimtiman 
at katotohanan." 


KATUBUSAN. 


KATUWIRAN [sa Ingles, righteousness]. Ang 
Hebreong tsedheq at tsedhaqah” gayundin ang 
Griegong dikai-osy'ne ay may diwa ng “pagkamatu- 
wid,” “katapatan,” anupat nagpapahiwatig ng isang 
pamantayan o parisan na nagtatakda ng kung ano 
ang matuwid. Malimit gamitin ang “katuwiran” may 
kaugnayan sa isang hukom, o sa kahatulan, anupat 
ang terminong ito ay nagkakaroon ng bahagyang 
legal na kahulugan (kaya naman kung minsan, ang 
mga termino sa orihinal na wika ay isinasalin bilang 
“katarungan"). (Aw 35:24: 72:2: 96:13, Isa 11:4, Apo 
19:11) Sa Kautusang Mosaiko, sa Levitico 19:36, ang 
tse'dheq ay ginamit nang apat na ulit may kaugna- 
yan sa mga transaksiyon sa negosyo: “Magkaroon 
kayo ng hustong [“makatarungan,” AT, KJ, Le] tim- 
bangan, hustong mga panimbang, hustong epa at 
hustong hin.” 

Ang Diyos ang Nagtatakda ng Pamantayan. 
Ganito ang sabi ng iskolar sa Griego na si Kenneth 
S. Wuest: “Ang Diyos ang ganap na pamantayan na 


Tingnan ang PANTUBOS. 


KATUWIRAN 


nagtatakda ng diwa ng kahulugan ng dikaios [matu- 
wid], at kasabay nito ay pinananatili niyang pareho 
at di-nagbabago ang diwa ng kahulugan nito, ya- 
mang Siya ang Isa na di-nagbabago.” Pagkatapos ay 
sinipi niya ang sinabi ni Cremer: “Sa diwa ng Bibli- 
ya, ang katuwiran ay isang kalagayan ng pagiging 
matuwid kung saan ang pamantayan ay ang Diyos, 
na isinusunod sa kaniyang pamantayan, na nama- 
malas sa pag-uugaling iniaayon sa Diyos, at higit sa 
lahat ay may kinalaman sa kaugnayan nito sa Diyos, 
at sa paglakad sa harapan Niya. Ito ang, at tinata- 
wag itong dikaiosune theou (katuwiran ng Diyos) 
(Rom. 3:21, 1:17), katuwiran na taglay ng Diyos, at 
may halaga sa Kaniya, tulad-Diyos na katuwiran, 
tingnan ang Efe. 4:24: sa ganitong katuturan ng 
katuwiran, dumating ang ebanghelyo (Rom. 1:17) 
sa daigdig ng mga bansa na karaniwang sumusu- 
kat dito sa pamamagitan ng ibang pamantayan.” 
--Studies in the Vocabulary of the Greek New Tes- 
tament, 1946, p. 37. 

Ipinakita ni Lucas ang diwa ng pagiging matuwid 
ng isang tao nang sabihin niya tungkol sa saserdo- 
teng si Zacarias at sa asawa nitong si Elisabet (mga 
magulang ni Juan na Tagapagbautismo): “Sila ay ka- 
puwa matuwid sa harap ng Diyos dahil sa paglakad 
nang walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos 
at mga kahilingan ng batas ni Jehova.” (Luc 1:6) 
Ang katuwiran ay sinusukat sa pamamagitan ng 
pag-ayon sa kalooban ng Diyos at sa kaniyang mga 
utos. Maaaring magkaiba-iba ang kaniyang espesi- 
pikong mga utos sa iba't ibang panahon at sa iba't 
ibang tao---hindi na naulit pa ang utos niya kay Noe 
na magtayo ng isang arka at hindi na rin kapit sa 
mga Kristiyano ang kaniyang utos may kinalaman 
sa pagtutuli. Gayunpaman, ang personal na mga 
pamantayan ng Diyos, ang kaniyang personalidad, 
at kung ano siya, gaya ng ipinahahayag ng kani- 
yang mga salita at mga daan, ay hindi nagbabago 
kailanman anupat naglalaan ng sakdal na pamanta- 
yan, 'tulad-bato' sa katatagan, na magagamit na pa- 
nukat sa paggawi ng lahat ng kaniyang mga nila- 
lang.---Deu 32:4: Job 34:10, Aw 92:15: Eze 18:25-31, 
33:17-20. 

Kabutihan at Katuwiran. Nang tukuyin ng 
apostol na si Pablo ang sakripisyong kamatayan ni 
Kristo, waring ipinakita niya ang pagkakaiba ng ka- 
butihan at ng katuwiran nang kaniyang sabihin: 
“Sapagkat halos walang sinuman ang mamamatay 
para sa isang taong matuwid, totoo nga, para sa 
taong mabuti, marahil, ay may mangangahas pa 
ngang mamatay. Ngunit inirerekomenda ng Diyos 
sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat, sa- 
mantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo 
ay namatay para sa atin.” (Ro 5:7, 8) Ang isang tao 
ay matatawag na “matuwid” kung tinutupad niya 
ang kaniyang wastong mga obligasyon, kung siya 


KATUWIRAN 


ay makatarungan, walang itinatangi, matapat, hin- 
di gumagawa ng masama o imoralidad, samakatu- 
wid ay isa na kilala sa katapatan ng paggawi at ka- 
tuwiran. Gayunman, ipinahihiwatig ng pananalita 
ni Pablo na may kahigitan ang taong “mabuti.” Sa- 
bihin pa, upang maging “mabuti,” ang isang indibi- 
duwal ay hindi maaaring maging liko o tiwali: ga- 
yunman, mayroon pang ibang mga katangian na 
nagpapaiba sa kaniya mula sa tao na pangunahing 
kilala sa pagiging matuwid. Ipinakikita ng pagkaka- 
gamit sa terminong Griegong ito na ang taong kilala 
sa kabutihan ay isa na mapagkawanggawa (nakahi- 
lig na gumawa ng mabuti o magdulot ng pakina- 
bang sa iba) at mapagbigay (aktibong nagpapa- 
hayag ng gayong kabutihan). Hindi lamang siya 
nababahala sa paggawa ng kung ano ang hinihiling 
ng katarungan kundi higit pa rito ang ginagawa 
niya, anupat nauudyukan siya ng mabuting konsi- 
derasyon sa iba at ng pagnanais na makinabang sila 
at makatulong sa kanila.---Ihambing ang Mat 12:35, 
20:10-15, Luc 6:9, 33, 35, 36, Ju 7:12, Gaw 14:17: Ro 
12:20, 21; 1Te 5:15. 

Sa gayon, maliwanag na ipinakikita ni Pablo na 
bagaman maaaring makamit ng taong kilala sa pa- 
giging “matuwid” ang paggalang, maging ang pag- 
hanga pa nga, ng iba, baka hindi niya gaanong ma- 
saling ang kanilang puso anupat mauudyukan ang 
sinuman na mamatay para sa kaniya. Gayunman, 
ang taong namumukod-tangi sa kaniyang kabuti- 
han, na mapagmalasakit, matulungin, makonside- 
rasyon, maawain, aktibong gumagawa ukol sa kapa- 
kinabangan ng iba, ay nagtatamo ng pagmamahal, 
at maaaring ang kabutihan niya ay sapat na maka- 
sasaling sa puso anupat, para sa gayong uri ng tao, 
baka handang mamatay ang isang tao. 

Sa Kasulatan, mapapansin na ang “mabuti” ay ka- 
baligtaran ng “buktot” (Ju 5:29, Ro 9:11: 2Co 5:10), 
“balakyot” (Mat 5:45; Ro 12:9), “masama” (Ro 16:19, 
3Ju 11), at “kasamaan” (1Pe 3:11). Sa kabilang dako 
naman, ang isa na “matuwid” ay kabaligtaran ng 
“makasalanan” (ang taong di-matuwid). (Mar 2:17; 
Luc 15:7) Kung paanong ang isang tao ay maaaring 
maging makasalanan (dahil hindi siya nakatutugon 
sa matuwid na mga pamantayan) gayunma'y hindi 
naman matatawag o mauuri na “buktot,” “balakyot,” 
o “masama,” maaari rin na ang isa ay taong “matu- 
wid” subalit hindi naman matatawag o mauuri na 
isang taong “mabuti,” ayon sa diwang natalakay na. 

Kilala si Jose ng Arimatea bilang kapuwa “mabu- 
ti at matuwid.” Sabihin pa, ang mga terminong ito 
ay laging ginagamit sa relatibong diwa kapag ikina- 
kapit sa mga taong di-sakdal. (Luc 23:50, ihambing 
ang Mat 19:16, 17: Mar 10:17, 18, tingnan ang KABU- 
TIHAN [Ang Kabutihan ni Jehova].) Ang mga utos sa 
kautusan ng Diyos sa Israel ay “banal [yamang ga- 
ling ito sa Diyos] at matuwid [yamang sakdal ito sa 


46 


katarungan] at mabuti [yamang kapaki-pakinabang 
ito sa bawat bagay sa mga tumutupad ng mga ito].” 
--Ro 7:12, ihambing ang Efe 5:9. 

Si Jehova, ang Isa na Matuwid. Ang mga 
salitang Hebreo na tsedheq at tsedha-qah' at ang 
Griegong di-kai-o:sy'ne ay malimit lumitaw may ki- 
nalaman sa pagiging matuwid ng mga daan ng 
Diyos: bilang Soberano (Job 37:23: Aw 71:19, 89:14), 
sa pagpapataw at paglalapat ng kahatulan at kataru- 
ngan (Aw 9:8, 85:11, Isa 26:9: 2Co 3:9), sa pagpapa- 
rusa sa nag-aangking bayan niya (Isa 10:22), sa 
pagbabangong-puri ng kaniyang sarili sa kahatulan 
(Aw 51:4: Ro 3:4, 5), at sa pagbabangong-puri ng ka- 
niyang bayan (Mik 7:9). 

Si Jehova mismo ay tinatawag na “tinatahanang 
dako ng katuwiran.” (Jer 50:7) Kaya naman siya ang 
Isa na Matuwid, at lahat ng katuwiran sa bahagi ng 
kaniyang mga nilalang ay nagmumula sa kaugna- 
yan nila sa kaniya. Sinusunod ni Jehova ang kani- 
yang sariling pamantayan ng katuwiran at hindi 
siya lumilihis dito. Kaya naman lubos na makapag- 
titiwala sa kaniya ang kaniyang mga nilalang. Gani- 
to ang nasusulat tungkol sa kaniya: “Ang katuwiran 
at ang kahatulan ang siyang tatag na dako ng iyong 
trono. ”--Aw 89:14. 

Matuwid habang nagpapakita ng awa. Ga- 
yon na lamang ang katuwiran, katarungan, at kada- 
lisayan ni Jehova anupat hindi niya maaaring kun- 
sintihin ang anumang kasalanan. (Aw 5:4, Isa 6: 
3, 5; Hab 1:13, 1Pe 1:15) Dahil dito, hindi niya 
maaaring patawarin ang mga kasalanan ng sang- 
katauhan kung hindi matutugunan ang kataru- 
ngan---sa diwa, kung walang legal na saligan. Ngu- 
nit sa pamamagitan ng kaniyang di-sana-nararapat 
na kabaitan, ginawa niya ang makatarungang kaa- 
yusang ito sa pamamagitan ng paglalaan ng kani- 
yang Anak bilang isang haing handog, isang pam- 
palubag-loob, o isang panakip sa mga kasalanan. Sa 
ganitong paraan, matuwid siyang makapagpapakita 
ng awa sa mga makasalanang tumatanggap sa ka- 
ayusang ito. Ipinapahayag ni Pablo ang bagay na ito 
sa ganitong paraan: “Ngunit ngayon hiwalay sa ka- 
utusan ay inihayag ang katuwiran ng Diyos, . . . 00, 
ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pana- 
nampalataya kay Jesu-Kristo . . . Sapagkat ang lahat 
ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng 
Diyos, at isa ngang kaloob na walang bayad na sila 
ay ipinahahayag na matuwid ng kaniyang di-sana- 
nararapat na kabaitan sa pamamagitan ng pagpa- 
palaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Je- 
sus.... upang siya [ang Diyos] ay maging matuwid 
kahit ipinahahayag niyang matuwid ang taong [li- 
kas na makasalanan ngunit] may pananampalataya 
kay Jesus."--Ro 3:21-26, tingnan ang IPAHAYAG NA 
MATUWID. 


47 


Hanapin ang Katuwiran ng Diyos. Pinayu- 
han ni Jesus ang kaniyang mga tagapakinig: 'Patu- 
loy, kung gayon, na hanapin muna ang kaharian at 
ang katuwiran ng Diyos, at ang lahat ng iba pang 
mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.” (Mat 6:33) 
Kailangan na patuluyang hanapin ng isa ang Kaha- 
rian, dapat niyang nasain ang pamahalaang iyon at 
maging matapat doon. Ngunit hindi niya dapat ka- 
limutan na iyon ay Kaharian ng Diyos, dapat siyang 
umayon sa kalooban ng Diyos, sa pamantayan ng 
Diyos ng tama at maling paggawi, at dapat ni- 
yang patuluyang ‘baguhin ang kaniyang pag-iisip” 
upang ang bawat pitak ng kaniyang buhay ay ma- 
ging alinsunod sa katuwiran ng Diyos. (Ro 12:2) Da- 
pat siyang “magbihis ng bagong personalidad na 
nilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa tunay na ka- 
tuwiran at pagkamatapat.”--Efe 4:23, 24. 

Inakala ng mga Judio na ligtas sila at tatanggapin 
nila ang Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagsisikap na itatag ang sarili nilang katuwiran, 
ngunit hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. 
(Ro 10:1-3) Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Je- 
sus sa kaniyang mga alagad: “Sapagkat sinasabi ko 
sa inyo na kung ang inyong katuwiran ay hindi na- 
nanagana nang higit kaysa roon sa mga eskriba at 
mga Pariseo, hindi kayo sa anumang paraan maka- 
papasok sa kaharian ng langit.” Ang mga taong ito 
ay may anyo ng katuwiran sa kanilang pagsunod sa 
ilang kahilingan ng Kautusan at sa mga tradisyong 
idinagdag nila. Ngunit sa katunayan ay pinawa- 
lang-bisa nila ang salita ng Diyos dahil sa kanilang 
tradisyon, at itinakwil nila si Kristo, ang daang ini- 
laan ng Diyos na sa pamamagitan niya ay maaari 
sana silang magtamo ng tunay na katuwiran.---Mat 
5:17-20, 15:3-9: Ro 10:4. 

Ang katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng 
sariling mga gawa. Dahil dito, maliwanag na 
ang di-sakdal na mga tao ay hindi kailanman maka- 
pagtatamo ng tunay na katuwiran---hindi nila ma- 
aabot ang katuwiran ng Diyos--sa pamamagitan 
man ng pagsandig sa mga gawa ng Kautusang Mo- 
saiko o sa pamamagitan ng sarili nilang mga ga- 
wang pagmamatuwid sa sarili. (Ro 3:10: 9:30-32, 
Gal 2:21, 3:21, Tit 3:5) Ang mga taong tinawag ng 
Diyos bilang “matuwid” ay mga taong nanampala- 
taya sa Diyos at hindi nagtiwala sa kanilang sariling 
mga gawa kundi sinuhayan nila ang pananampala- 
tayang iyon sa pamamagitan ng mga gawang kasu- 
wato ng kaniyang matuwid na pamantayan.---Gen 
15:6: Ro 4:3-9, San 2:18-24. 

Ang Kautusan ay matuwid. Hindi ito nanga- 
ngahulugan na wala sa Kautusang ibinigay sa pa- 
mamagitan ni Moises ang pamantayan ng Diyos sa 
katuwiran. Ang totoo ay nakapaloob ito roon. Nag- 
paliwanag ang apostol: “Kaya nga, sa ganang sarili, 


KATUWIRAN 


ang Kautusan ay banal, at ang utos ay banal at ma- 
tuwid at mabuti.” (Ro 7:12; Deu 4:8) Tinupad nito 
ang layunin ng Diyos na mahayag ang mga pagsa- 
lansang at maging tagapagturo na aakay sa tapat- 
pusong mga Judio tungo kay Kristo, at ang pagka- 
karoon din ng anino ng mabubuting bagay na 
darating. (Gal 3:19, 24: Heb 10:1) Ngunit hindi ito 
nakapagdulot ng tunay at lubos na katuwiran sa 
mga nasa ilalim nito. Lahat sila ay mga makasala- 
nan, hindi nila kayang tuparin nang ganap ang 
Kautusan, at hindi nagawang alisin ng kanilang 
mataas na saserdote ang kanilang mga kasalanan sa 
pamamagitan ng kaniyang mga hain at mga pagli- 
lingkod. Dahil dito, makapagtatamo lamang sila ng 
katuwiran sa pamamagitan ng pagtanggap sa pag- 
lalaan ng Diyos ng kaniyang Anak. (Ro 8:3, 4, Heb 
7:18-28) Yaong mga tumatanggap kay Kristo ay ipi- 
nahahayag na matuwid, hindi bilang kabayaran, 
kundi bilang kaloob, at sa kanila, si Kristo ay naging 
“karunungan mula sa Diyos, at katuwiran din at 
pagpapabanal at pagpapalaya sa pamamagitan ng 
pantubos.” Alinsunod dito, sa pamamagitan lamang 
ni Kristo maaaring dumating ang tunay na katuwi- 
ran. Dinadakila nito si Jehova, anupat ibinibigay sa 
kaniya, at hindi sa tao o sa sariling mga gawa, ang 
papuri bilang ang Bukal ng lahat ng katuwiran, 
“upang maging gaya nga ng nasusulat: ‘Siya na 
naghahambog, ipaghambog niya si Jehova. "---1Co 
1:30, 31, Ro 5:17. 

Mga Pakinabang ng Katuwiran. Iniibig ng 
Diyos ang mga matuwid at pinangangalagaan niya 
sila. Sumulat si David: “Isang kabataan ako noon, 
ako ay tumanda na rin, gayunma'y hindi ko pa na- 
kita ang matuwid na lubusang pinabayaan, ni ang 
kaniyang supling na naghahanap ng tinapay.” (Aw 
37:25) Sinabi ni Solomon: “Hindi pababayaan ni Je- 
hova na magutom ang kaluluwa ng matuwid, ngu- 
nit ang paghahangad ng mga balakyot ay kaniyang 
itataboy.” (Kaw 10:3) Hahatulan ng Diyos ang tina- 
tahanang lupa sa katuwiran sa pamamagitan ni 
Jesu-Kristo, at lalalang siya ng “mga bagong langit 
at isang bagong lupa” na tatahanan ng katuwiran. 
(Gaw 17:31: 2Pe 3:13) Ipinangangako sa matuwid na 
sa dakong huli ay aariin nila ang lupa: papalisin 
mula sa lupa ang balakyot bilang “pantubos” sa ma- 
tuwid, sapagkat hangga't nangingibabaw ang balak- 
yot, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang matu- 
wid. At mapupunta sa matuwid ang mga pag-aari 
ng balakyot, gaya ng sinasabi ng kawikaan: “Ang 
yaman ng makasalanan ay nakaimbak para sa ma- 
tuwid. ”--Kaw 13:22, 21:18. 

Tinitiyak sa taong nagmamatiyaga sa katuwiran 
na tatanggap siya ng kabutihang-loob ng Diyos 
at ng pagsang-ayon ng mga taong matuwid ang 
puso ngayon at sa habang panahon, sapagkat “ang 


KAUNAWAAN 


alaala ng matuwid ay pagpapalain [at magiging 
“hanggang sa panahong walang takda"], ngunit ang 
pangalan ng mga balakyot ay mabubulok. ”---Kaw 
10:7: Aw 112:6. 

Igalang at Pakinggan ang mga Matuwid. 
Isang katalinuhan na igalang yaong mga itinuturing 
ni Jehova bilang mga matuwid at sundin ang kani- 
lang payo at pagsaway, na magdudulot ng kabuti- 
han sa mga tumatanggap nito. Tumanggap si David 
ng saway mula kay Jehova sa pamamagitan ng mga 
lalaking matuwid, mga lingkod at mga propeta ng 
Diyos, at sinabi niya: “Saktan man ako ng matuwid, 
magiging maibiging-kabaitan pa nga iyon, at sawa- 
yin man niya ako, magiging langis pa nga iyon sa 
aking ulo, na hindi tatanggihan ng aking ulo.”--Aw 
14155. 

“Ang Baluti ng Katuwiran.” Yamang sinasa- 
bi sa atin ng Bibliya, “Higit sa lahat na dapat banta- 
yan, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat nagmu- 
mula rito ang mga bukal ng buhay,” kailangang 
isuot ng mga Kristiyano “ang baluti ng katuwiran.” 
(Kaw 4:23, Efe 6:14) Bilang proteksiyon upang hu- 
wag sumama ang puso ng isang tao, mahalagang 
sumunod siya sa katuwiran ng Diyos yamang ang 
puso ng makasalanang tao ay mapandaya at mapa- 
nganib. (Jer 17:9) Kailangan ng puso ang mara- 
ming disiplina at pagsasanay. Makatitiyak lamang 
ang isang Kristiyano sa landasing ito kung mangu- 
ngunyapit siya sa Kasulatan, na ayon sa apostol na 
si Pablo ay “kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa 
pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay, sa 
pagdidisiplina sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos 
ay maging lubos na may kakayahan, lubusang na- 
sangkapan ukol sa bawat mabuting gawa.” Dapat ni- 
yang malugod na tanggapin ang disiplinang mula 
sa matuwid na mga lalaking gumagamit sa Salita ng 
Diyos sa gayong paraan.--2Ti 3:16, 17. 


KAUNAWAAN [sa Ingles, insight]. Panguna- 
hin na, ang kaunawaan ay ang kakayahang maki- 
ta ang nasa likod ng isang situwasyon. Ang pag- 
kilos nang may kaunawaan ay nangangahulugan 
ng pagkilos nang may kapantasan, karunungan. 
Ayon sa Old Testament Word Studies ni Wilson, ang 
pandiwang Hebreo na sa-khal ay nangangahulu- 
gang “tingnan, maging pantas, maingat, kumilos 
nang may kapantasan, maging matalino.” (1978, 
p. 461) Sa gayon, ang sa-khal' ay isinasalin bilang 
“may kaunawaan” (Aw 14:2), kumilos nang may ka- 
pantasan (1Sa 18:5; Kaw 10:19), ‘magtagumpay’ 
(Kaw 17:8), 'pangyarihing magpakita ng kaunawa- 
an” (Kaw 16:23). Ang pangngalang se'khel naman 
ay isinasalin bilang “kaunawaan.”--1Sa 25:3, Aw 
11:10. 

Ang salitang Ingles na insight [kaunawaan] ay 
may malapit na kaugnayan sa understanding [una- 


48 


wa], ngunit may bahagyang pagkakaiba sa pagitan 
ng dalawang terminong ito. Ganito ang sabi ng 
Theological Wordbook of the Old Testament: “Sa- 
mantalang ang bin [understanding] ay nagpapahi- 
watig ng ‘pagkilala ng pagkakaiba, ang [sa-khal'] 
naman ay nauugnay sa isang matalinong pagkaa- 
lam sa dahilan. Kalakip dito ang proseso ng pag-iisip 
nang mabuti sa isang masalimuot na pagkakaayos 
ng mga ideya na ang resulta ay paggawi nang may 
karunungan at paggamit ng mahusay at praktikal 
na sentido komun. Ang isa pang resulta na idiniri- 
in nito ay ang pagiging matagumpay.”--Inedit ni 
R. L. Harris, 1980, Tomo 2, p. 877: tingnan ang 
UNAWA. 

Sa Griegong Kasulatan, ang pandiwang sy-ni'@-mi 
ay isinasalin bilang “may kaunawaan” sa Roma 3:11, 
na sinisipi ng apostol na si Pablo mula sa Awit 14:2. 
Ang synie@:mi ay isinasalin din bilang “makuha ang 
diwa ng' (Mat 13:13-15), “maintindihan” (Mat 16:12), 
‘maunawaan’ (Gaw 28:26), at ‘unawain’ (Efe 5:17). 

Ang Diyos na Jehova ay nagbibigay ng kaunawa- 
an sa kaniyang mga lingkod sa pamamagitan ng 
paglalaan sa kanila ng payo na magagamit nila 
upang ituwid ang kanilang mga hakbang at kontro- 
lin ang kanilang mga pagkilos. (Aw 32:8, ihambing 
ang Dan 9:22.) Inilalaan niya ang gayong matali- 
nong patnubay sa pamamagitan ng kaniyang Salita. 
Gayunman, upang magtamo ng kaunawaan, hindi 
lamang pagbabasa ng Bibliya ang dapat gawin ng 
isang tao. Dapat niya itong pahalagahan upang ma- 
udyukan siya na gawin ang lahat ng itinatagubilin 
ng Diyos. (Jos 1:7, 8, 1Ha 2:3) Kailangan din ang tu- 
long ng espiritu ng Diyos. (Ne 9:20, ihambing ang 
1Cr 28:12, 19.) Kapag natamo na ang kaunawaan, 
kailangan itong ingatan. Maaari itong maiwala ng 
isa kung tatalikod siya mula sa mga daan ng Diyos. 
--Aw 36:1-3, Kaw 21:16. 

Maipakikita ang kaunawaan sa iba't ibang paraan, 
na ang resulta ay pagpapala sa nagtataglay nito at 
gayundin sa iba. Ang isa na “gumagawi nang may 
pakundangan [nang may kaunawaan] sa maralita” 
ay ipinapahayag ng salmista bilang maligaya. (Aw 
41:1) Ang asawang babae na “pantas” (nagpapakita 
ng kaunawaan) ay inilalarawan bilang isang pagpa- 
pala mula kay Jehova. (Kaw 19:14) Ang kaunawaan, 
na tumitingin sa likod ng mga bagay na nakikita, ay 
tumutulong sa isa upang mabantayan niya ang ka- 
niyang bibig (Kaw 10:19, 16:23) at upang malaman 
niya kung kailan siya mananahimik. (Am 5:13) Ti- 
nutulungan din nito ang isa na umiwas sa galit 
at palampasin ang pagsalansang. (Kaw 19:11) Ang 
taong may kaunawaan ay tumatanggap ng pag- 
tutuwid. (Aw 2:10) Ayon sa Kawikaan 21:11, kapag 
ang taong marunong ay nagtamo ng kaunawaan 
--samakatuwid nga, kapag maingat niyang isina- 
alang-alang ang impormasyong taglay niya at bi- 


49 


lang resulta nito ay nagkakaroon siya ng mas mali- 
naw na pagkaunawa sa isang bagay---“nagtatamo 
siya ng kaalaman,” samakatuwid nga, alam niya 
kung ano ang gagawin hinggil sa bagay na iyon, 
kung anong mga konklusyon ang bubuuin, kung 
anong payo ang ibibigay. 


KAUTUSAN [sa Ingles, law]. “1. Mga simulain 
at tuntunin na nagmumula sa isang pamahalaan at 
kumakapit sa isang grupo ng mga tao, maaaring 
mga batas o kaugalian at mga patakaran na kiniki- 
lala at ipinatutupad sa pamamagitan ng hudisyal na 
pasiya. 2. Anumang nasusulat o ipinahayag na ali- 
tuntunin, o kalipunan ng mga alituntunin, na itinak- 
da sa ilalim ng awtoridad ng estado o bansa.” (The 
American College Dictionary, inedit ni C. L. Barn- 
hart, 1966) “Isang utos ng Diyos o isang pagsisiwa- 
lat ng kaniyang kalooban . . . ang buong kalipunan 
ng mga utos o mga pagsisiwalat ng Diyos: ang kalo- 
oban ng Diyos ... : isang alituntunin ng matuwid na 
pamumuhay o mabuting paggawi lalo na kapag ipi- 
napalagay na may pagsang-ayon ito ng kalooban ng 
Diyos, ng budhi o moral na kalikasan, o ng likas 
na katarungan.”-- Webster's Third New Internation- 
al Dictionary, 1981. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang salitang “kautusan” 
ay pangunahin nang isinasalin mula sa salitang He- 
breo na tohrah, nauugnay sa pandiwang yarah, 
nangangahulugan namang “pumatnubay, magturo, 
magtagubilin.” Sa ilang kaso, isinasalin ito mula sa 
terminong Aramaiko na dath. (Dan 6:5, 8, 15) Sa 
King James Version, ang iba pang mga salita na 
isinasalin bilang “kautusan” ay mish-pat” (hudisyal 
na pasiya, hatol, paghatol, kahatulan), at mits-wah' 
(utos). Sa Griegong Kasulatan, ang salitang no'mos, 
mula sa pandiwang nemo (mamigay, mamahagi), 
ay isinasaling “kautusan.” 

Tinutukoy ang Diyos na Jehova bilang ang Pinag- 
mumulan ng kautusan, ang Kataas-taasang Tagapag- 
bigay-Kautusan (Isa 33:22), ang Soberano, na nag- 
aatas ng awtoridad (Aw 73:28, Jer 50:25: Luc 2:29, 
Gaw 4:24: Apo 6:10), anupat kung hindi niya ipahi- 
hintulot o hindi niya papayagan ay walang iba na ma- 
kahahawak ng awtoridad. (Ro 13:1, Dan 4:35, Gaw 
17:24-31) Ang kaniyang trono ay nakatatag sa katu- 
wiran at kahatulan. (Aw 97:1, 2) Ang ipinahayag na 
kalooban ng Diyos ay nagiging kautusan sa kaniyang 
mga nilalang.---Tingnan ang USAPIN SA BATAS. 

Kautusan sa mga Anghel. Bagaman nakata- 
taas sa mga tao, ang mga anghel ay sakop ng kau- 
tusan at mga utos ng Diyos. (Heb 1:7, 14: Aw 104:4) 
Binigyan pa nga ni Jehova ng utos at restriksiyon 
ang kaniyang kalaban na si Satanas. (Job 1:12, 2:6) 
Kinilala at iginalang ni Miguel na arkanghel ang po- 
sisyon ni Jehova bilang Kataas-taasang Hukom nang 
sabihin niya noong nakikipagtalo siya sa Diyablo: 


KAUTUSAN 


“Sawayin ka nawa ni Jehova.” (Jud 9; ihambing ang 
Zac 3:2.) Inilagay naman ng Diyos na Jehova sa ila- 
lim ng awtoridad ng niluwalhating si Jesu-Kristo 
ang lahat ng mga anghel. (Heb 1:6: 1Pe 3:22, Mat 
13:41: 25:31, Fil 2:9-11) Kaya naman sa utos ni Je- 
sus, isang anghelikong mensahero ang isinugo kay 
Juan. (Apo 1:1) Gayunman, sa 1 Corinto 6:3, bina- 
banggit ng apostol na si Pablo na ang espirituwal na 
mga kapatid ni Kristo ay inatasang humatol sa mga 
anghel, maliwanag na dahil sa paanuman ay maki- 
kibahagi sila sa paglalapat ng kahatulan sa mga ba- 
lakyot na espiritu. 

Kautusan, o Batas, ng Paglalang ng Diyos. 
Sa Webster's Third New International Dictionary, 
ang isa sa mga ibinibigay na katuturan ng kautusan 
ay “ang namamasdang kawalang-pagbabago ng ka- 
likasan.” Bilang Maylalang ng lahat ng bagay sa la- 
ngit at sa lupa (Gaw 4:24, Apo 4:11), nagtatag si Je- 
hova ng mga kautusan, o mga batas, na umuugit sa 
lahat ng mga bagay na nilalang. Binabanggit sa Job 
38:10 ang isang “tuntunin” sa dagat, binabanggit 
naman sa Job 38:12 na inuutusan ang umaga’; at iti- 
natawag-pansin ng Job 38:31-33 ang mga konste- 
lasyon ng mga bituin at “ang mga batas ng la- 
ngit.” Sinasabi rin sa kabanatang ito na ang Diyos 
ang namamahala sa liwanag, niyebe, graniso, ulap, 
ulan, hamog, at kidlat. Sa pagpapatuloy sa kabana- 
ta 39 hanggang 41, ipinakikita ang pangangalaga ng 
Diyos para sa kaharian ng mga hayop, at sinasabi na 
ang pagsilang, mga siklo ng buhay, at mga ugali ng 
mga hayop ay dahil sa mga tuntuning itinatag ng 
Diyos, hindi dahil sa anumang pakikibagay nila sa 
mga kalagayan sa proseso ng ebolusyon. Sa katuna- 
yan, noong lalangin niya ang mga anyo ng buhay, 
inilakip ng Diyos ang kautusan, o batas, na ang ba- 
wat isa ay magluluwal “ayon sa uri nito,” anupat im- 
posibleng maganap ang ebolusyon. (Gen 1:11, 12, 
21, 24, 25) Ang tao rin ay nagluwal ng mga anak 
“ayon sa kaniyang wangis, ayon sa kaniyang lara- 
wan.” (Gen 5:3) Sa Awit 139:13-16, tinutukoy ang 
paglaki ng sanggol sa bahay-bata mula sa kaniyang 
pagkabinhi, anupat ang mga bahagi nito ay nakata- 
la na 'sa aklat ni Jehova bago pa man aktuwal na 
umiral ang alinman sa mga iyon. Inilalarawan ng 
Job 26:7 na “ibinibitin [ni Jehova] ang lupa sa wala.” 
Kinikilala ng mga siyentipiko sa ngayon na ang po- 
sisyon ng lupa sa kalawakan ay pangunahin nang 
dahil sa inter-aksiyon ng batas ng grabidad at ng 
batas ng puwersang centrifugal. 

Kautusan kay Adan. Sa hardin ng Eden, inu- 
tusan ng Diyos sina Adan at Eva may kinalaman sa 
kanilang mga tungkulin na (1) punuin ang lupa, 
(2) supilin ito, at (3) magkaroon ng kapamahalaan 
sa lahat ng iba pang mga nilalang sa lupa, da- 
gat, at himpapawid. (Gen 1:28) Binigyan sila ng 
mga kautusan hinggil sa kanilang pagkain, anupat 


KAUTUSAN 


ipinagkaloob sa kanila ang nagkakabinhing mga pa- 
nanim at mga bungangkahoy bilang pagkain. (Gen 
1:29, 2:16) Gayunman, binigyan si Adan ng isang 
utos na nagbabawal sa pagkain mula sa punungka- 
hoy ng pagkakilala ng mabuti at masama (Gen 
2:17), itinawid kay Eva ang utos na ito. (Gen 3:2, 3) 
Tinutukoy si Adan bilang isa na sumalansang at 
nagkamali sapagkat nilabag niya ang isang ipinaha- 
yag na kautusan.---Ro 5:14, 17: 4:15. 

Mga Kautusan kay Noe; Kautusan ng mga 
Patriyarka. Binigyan si Noe ng mga utos na may 
kaugnayan sa pagtatayo ng arka at sa pagliligtas sa 
kaniyang pamilya. (Gen 6:22) Pagkatapos ng Baha, 
binigyan siya ng mga kautusan na nagpahintulot 
sa tao na kumain ng karne, nagpahayag na sagra- 
do ang buhay at samakatuwid ay pati ang dugo, na 
kinaroroonan ng buhay, nagbawal sa pagkain ng 
dugo, humatol sa pagpaslang: at nagtatag sa ka- 
parusahang kamatayan para sa krimeng ito.---Gen 
9:3-6. 

Ang patriyarka noon ay isang ulo at tagapamahala 
ng pamilya. Tinutukoy si Jehova bilang ang dakilang 
Ulo ng Pamilya, o Patriyarka, ang “Ama, na siyang pi- 
nagkakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa 
langit at sa lupa.” (Efe 3:14, 15) Sina Noe, Abraham, 
Isaac, at Jacob ay namumukod-tanging mga halim- 
bawa ng mga patriyarka. Sila'y pinakitunguhan ni Je- 
hova sa pantanging paraan. Inutusan si Abraham na 
tuliin ang lahat ng mga lalaki sa kaniyang sambaha- 
yan bilang isang tanda ng tipan ng Diyos sa kaniya. 
(Gen 17:11, 12) Tinupad niya ang “mga utos,” “mga 
batas,” at “mga kautusan” ni Jehova. Alam niya ang 
daan ni Jehova upang isagawa ang katuwiran at ka- 
hatulan at ibinigay niya sa kaniyang sambahayan 
ang mga utos na ito.---Gen 26:4, 5; 18:19. 

Sa kalakhang bahagi, ang mga kautusang umuu- 
git noon sa mga patriyarka ay nauunawaan din ng 
mga bansa noong panahong iyon at bahagyang ma- 
aaninag sa kanilang mga kautusan, yamang ang la- 
hat ng mga bansang ito ay nagmula sa tatlong anak 
ng patriyarkang si Noe. Halimbawa, alam ng Paraon 
ng Ehipto na maling kunin ang asawa ng ibang lala- 
ki (Gen 12:14-20), gaya rin ng mga hari ng mga Fi- 
listeo sa mga kaso ni Sara at ni Rebeka.---Gen 20:2- 
6: 26:7-11. 

Noong mga araw ni Moises, ang mga Israelita ay 
nasa pagkaalipin sa Ehipto. Kusang-loob silang pu- 
masok sa Ehipto noong buhay pa si Jacob ngunit 
inalipin sila pagkamatay ng anak ni Jacob, ang pu- 
nong ministro na si Jose. Kaya sa diwa, ipinagbili sila 
sa pagkaalipin nang walang kapalit. Kasuwato ng 
patriyarkal na kautusan hinggil sa pagtubos at sa 
priyoridad ng panganay na anak, sinabi ni Jehova 
kay Paraon sa pamamagitan ng bibig nina Moises at 
Aaron: “Ang Israel ay aking anak, ang aking panga- 
nay. At sinasabi ko sa iyo: Payaunin mo ang aking 


50 


anak upang makapaglingkod siya sa akin. Ngunit 
kung tatanggi kang payaunin siya, narito, papatayin 
ko ang iyong anak, ang iyong panganay.” (Exo 4:22, 
23) Hindi kailangan ang anumang halagang pantu- 
bos para sa pagpapalayang ito, ni binigyan man ang 
Ehipto ng anumang pantubos. At nang lisanin ng 
mga Israelita ang kanilang mapang-aliping mga pa- 
nginoon, ang mga Ehipsiyo, “binigyan ni Jehova ng 
lingap ang bayan sa paningin ng mga Ehipsiyo, anu- 
pat ipinagkaloob sa kanila ng mga ito ang anumang 
hingin nila, at sinamsaman nila ang mga Ehipsiyo.” 
(Exo 3:21, 12:36) Pumasok sila sa lupain taglay 
ang pagsang-ayon ng Paraon, hindi bilang mga bi- 
hag sa digmaan na maaaring alipinin, kundi bilang 
malalayang tao. Di-makatarungan ang ginawang 
pang-aalipin sa kanila, kaya maliwanag na tinitiyak 
lamang ni Jehova na bibigyan naman sila ng kaba- 
yarang kapalit ng kanilang pagpapagal. 

Pinananagot ang pamilya kapag lumabag sa kau- 
tusan ang indibiduwal na mga miyembro nito. Ang 
patriyarkang ulo ang kinatawan na mananagot, sa 
milya at hinihilingan siyang parusahan ang indibi- 
duwal na mga manggagawa ng kamalian sa pamil- 
ya.--Gen 31:30-32. 

Pag-aasawa at pagkapanganay. Mga magu- 
lang ang nagsasaayos ng pag-aasawa ng kanilang 
mga anak na lalaki at mga anak na babae. (Gen 
24:1-4) Pangkaraniwan ang pagbabayad ng dote. 
(Gen 34:11, 12) Sa mga mananamba ni Jehova, ang 
pakikipag-asawa sa mga mananamba sa idolo ay 
isang pagsuway at laban sa mga kapakanan ng pa- 
milya.--Gen 26:34, 35; 27:46, 28:1, 6-9. 

Ang pagkapanganay ay inilalaan para sa panga- 
nay, anupat kaniya ito dahil sa pagmamana. Kalakip 
dito ang pagtanggap ng dobleng bahagi sa mga ari- 
arian. Gayunman, maaari itong isalin sa ibang tao 
ng ulo ng pamilya, ang ama. (Gen 48:22, 1Cr 5:1) 
Karaniwan na, ang pinakamatandang anak na lalaki 
ang nagiging patriyarkang ulo kapag namatay ang 
ama. Kapag nakapag-asawa na sila, ang mga anak 
na lalaki ay maaaring magtatag ng mga sambaha- 
yan na hiwalay sa pagkaulo ng kanilang ama at ma- 
aari na rin silang maging mga ulo ng pamilya. 

Moralidad. Ang pakikiapid ay kadusta-dusta 
at marapat parusahan, lalo na sa kaso ng mga mag- 
katipan o mga taong may asawa (pangangalunya). 
(Gen 38:24-26, 34:7) Isinasagawa naman ang pag- 
aasawa bilang bayaw kapag namatay ang isang la- 
laki na walang anak. Kung magkagayon, pananagu- 
tan ng kaniyang kapatid na kunin ang balo bilang 
asawa nito, at ang panganay na anak sa pag-aasa- 
wang ito ang magmamana sa ari-arian ng lalaking 
namatay at magpapanatili ng kaniyang pangalan. 
--Deu 25:5, 6; Gen 38:6-26. 


51 


Ari-arian. Karaniwan na, waring hindi nag- 
mamay-ari ng mga ari-arian ang mga indibidu- 
wal, maliban sa ilang personal na gamit, ang lahat 
ng mga kawan, mga kagamitan sa sambahayan, 
at mga kasangkapan ay pag-aari ng buong pamilya. 
--Gen 31:14-16. 

Salig sa kaugnay na katibayan ng kasaysayan, na- 
niniwala ang ilang iskolar na, kapag isinasalin ang 
isang lupain, ang lupain ay ipinakikita sa bumibi- 
li mula sa isang magandang puwesto, anupat tinutu- 
koy ang eksaktong mga hangganan nito. Kapag si- 
nabi ng bumibili, “Nakikita ko,” ipinahihiwatig niya 
na legal niyang tinatanggap iyon. Nang ipangako ni 
Jehova kay Abraham na tatanggapin nito ang lupa- 
in ng Canaan, sinabihan muna si Abraham na tumi- 
ngin sa lahat ng apat na direksiyon. Hindi sinabi ni 
Abraham, “Nakikita ko,” marahil ay dahil sinabi ng 
Diyos na ibibigay niya ang Lupang Pangako sa binhi 
ni Abraham, anupat sa dakong huli pa iyon. (Gen 13: 
14, 15) Si Moises, bilang legal na kinatawan ng Isra- 
el, ay sinabihang “tingnan” ang lupain, anupat, kung 
tama ang pangmalas na katatalakay pa lamang, ipi- 
nahihiwatig nito na ang lupain ay legal na isinalin sa 
Israel, upang kunin nila iyon sa pangunguna ni Jo- 
sue. (Deu 3:27, 28, 34:4, isaalang-alang din ang alok 
ni Satanas kay Jesus sa Mat 4:8.) Ang isa pang pag- 
kilos na waring may katulad na legal na kahulugan 
ay: paglakad sa buong lupain o pagpasok dito sa la- 
yuning ariin ito. (Gen 13:17, 28:13) Sa ilang sinau- 
nang dokumento, ang bilang ng mga punungkahoy 
na nasa isang piraso ng lupain ay nakatala sa bawat 
bilihan ng lupa.---Ihambing ang Gen 23:17, 18. 

Pag-iingat. Kasangkot ang legal na pananagu- 
tan kapag nangako ang isang indibiduwal na iinga- 
tan o ‘babantayan’ niya ang isang tao, hayop, o ba- 
gay. (Gen 30:31) Bilang panganay ni Jacob, si Ruben 
ang may pananagutan sa pagkawala ni Jose. (Gen 
37:21, 22, 29, 30) Dapat na pangalagaang mabuti ng 
tagapag-ingat yaong nasa kaniyang pangangasiwa. 
Kailangan niyang palitan ang mga hayop na nina- 
kaw, ngunit hindi yaong mga hayop na basta na la- 
mang namatay o nawala dahil sa mga pangyayaring 
hindi niya kontrolado, gaya ng paglusob ng mga na- 
sasandatahang magnanakaw ng mga tupa. Kung 
ang isang alagang hayop ay mapatay ng isang ma- 
bangis na hayop, kailangang magpakita ng katiba- 
yan na nilapa nga ang hayop na iyon upang ma- 
alisan ng pananagutan ang tagapag-ingat.---Gen 
37:12-30, 32, 33, Exo 22:10-13. 

Mga alipin. Ang mga alipin ay maaaring binili 
o maaaring naging alipin dahil isinilang sila sa mga 
magulang na alipin. (Gen 17:12, 27) Ang mga alipin 
ay maaaring magtamasa ng napakarangal na posi- 
syon sa sambahayan ng patriyarka, gaya sa kaso ng 
lingkod ni Abraham na si Fliezer.---Gen 15:2, 24:1-4. 


KAUTUSAN 


Kautusan ng Diyos sa Israel--Ang Kautusan 
ni Moises. Noong 1513 B.C.E., sa Ilang ng Sinai, 
ibinigay ni Jehova sa Israel ang Kautusan sa pama- 
magitan ni Moises na naging tagapamagitan. No- 
ong pinapasinayaan ang Kautusan sa Bundok Horeb, 
nagkaroon ng isang kasindak-sindak na pagtatang- 
hal ng kapangyarihan ni Jehova. (Exo 19:16-19, 
20:18-21: Heb 12:18-21, 25, 26) Binigyang-bisa ang 
tipan sa pamamagitan ng dugo ng mga toro at mga 
kambing. Naghandog naman ang bayan ng mga 
handog na pansalu-salo, at narinig nila nang basa- 
hin sa kanila ang aklat ng tipan, pagkatapos ay su- 
mang-ayon silang maging masunurin sa lahat ng si- 
nalita ni Jehova. Inilakip sa Kautusang ibinigay sa 
pamamagitan ni Moises ang marami sa mas nau- 
nang mga kautusan ng mga patriyarka.--Exo 24:3- 
8: Heb 9:15-21, tingnan ang TIPAN. 

Ang unang limang aklat ng Bibliya (Genesis hang- 
gang Deuteronomio) ay kadalasang tinutukoy bilang 
ang Kautusan. Kung minsan, ginagamit ang ter- 
minong ito upang tumukoy sa buong kinasihang 
Hebreong Kasulatan. Gayunman, sa pangkalahatan, 
ipinapalagay ng mga Judio na ang buong Heb- 
reong Kasulatan ay binubuo ng tatlong seksiyon, ang 
“kautusan ni Moises,” ang “mga Propeta,” at ang 
“Mga Awit.” (Luc 24:44) Dapat tuparin ng Israel ang 
mga utos na dumating sa pamamagitan ng mga pro- 
peta. 

Sa Kautusan, ipinakikilala si Jehova bilang ang ga- 
nap na Soberano at, gayundin, bilang Hari sa isang 
pantanging paraan. Yamang si Jehova ay kapuwa 
Diyos at Hari ng Israel, ang pagsuway sa Kautusan ay 
kapuwa isang relihiyosong paglabag at lese-majeste, 
isang pagkakasala laban sa Ulo ng Estado, na sa ka- 
song ito ay laban sa Haring si Jehova. Sina David, So- 
lomon, at ang kanilang mga kahalili sa trono ng Juda 
ay sinasabing nakaupo sa “trono ni Jehova.” (1Cr 
29:23) Obligado ang mga taong hari at mga tagapa- 
mahala sa Israel na sundin ang Kautusan, at noong 
sila'y naging mapang-api, sila'y naging mga manla- 
labag ng kautusan at nanagot sa Diyos. (1Sa 15:22, 
23) Magkahiwalay ang pagkahari at ang pagkasaser- 
dote, anupat ang paghihiwalay na ito ay upang mag- 
karoon ng timbang na kapangyarihan at upang mai- 
wasan ang paniniil. Lagi nitong ipinaalaala sa mga 
Israelita na si Jehova ang kanilang Diyos at tunay na 
Hari. Nilinaw ng Kautusan ang kaugnayan ng bawat 
indibiduwal sa Diyos at sa kaniyang kapuwa, at bawat 
indibiduwal ay maaaring lumapit sa Diyos sa pama- 
magitan ng kaayusan ng pagkasaserdote. 

Ang Kautusan ay nagbigay ng pagkakataon sa 
mga Israelita na maging “isang kaharian ng mga sa- 
serdote at isang banal na bansa.” (Exo 19:5, 6) Ang 
paghiling ng Kautusan ng bukod-tanging debosyon 
kay Jehova, ang walang-pasubaling pagbabawal nito 
sa anumang anyo ng haluang pananampalataya, at 


ILANG BAHAGI NG TIPANG KAUTUSAN 


TEOKRATIKONG PAMAHALAAN 


Ang Diyos na Jehova ang Kataas-taasang Soberano 
(Exo 19:5, 1Sa 12:12, Isa 33:22) 


Ang hari ay uupo sa “trono ni Jehova,” magiging kinata- 
wan Niya (1Cr 29:23, Deu 17:14, 15) 


Ang ibang mga opisyal (mga pinuno ng mga tribo, mga 
pinuno ng libu-libo, ng daan-daan, ng lima-limampu, at 
ng sampu-sampu) ay pinili salig sa kanilang takot sa 
Diyos, gayundin sa kanilang pagiging mapagkakatiwa- 
laan at di-tiwali (Exo 18:21, 25; Bil 1:44) 


Dapat pag-ukulan ng paggalang ang lahat ng may bi- 
gay-Diyos na awtoridad: mga opisyal, mga saserdo- 
te, mga hukom, mga magulang (Exo 20:12: 22:28, Deu 
17:8-13) 


MGA RELIHIYOSONG PANANAGUTAN 


(Ang mga ito ay binuod sa pinakadakilang utos sa Kau- 
tusan--ang ibigin si Jehova nang buong puso, pag- 
iisip, kaluluwa, at lakas: Deu 6:5, 10:12: Mar 12:30) 


Kay Jehova lamang dapat iukol ang pagsamba (Exo 
20:3, 22:20, Deu 5:7) 


Pag-ibig ang dapat na maging motibo sa kaugnayan 
ng isang tao sa Diyos (Deu 6:5, 6, 10:12: 30:16) 


Lahat ay dapat matakot sa Diyos upang huwag silang 
sumuway sa kaniya (Exo 20:20, Deu 5:29) 


Hindi dapat gamitin ang pangalan ng Diyos sa wa- 
lang-kabuluhang paraan (Exo 20:7: Deu 5:11) 


Makalalapit lamang sila sa kaniya sa paraang sina- 
sang-ayunan niya (Bil 3:10, Lev 10:1-3, 16:1) 


Lahat ay may pananagutang mangilin ng Sabbath (Exo 
20:8-11, 31:12-17) 


Pagtitipon para sa pagsamba (Deu 31:10-13) 


Lahat ng lalaki ay hinilingang magtipun-tipon nang 
tatlong ulit sa isang taon: Paskuwa at Kapistahan 
ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa, Kapista- 
han ng mga Sanlinggo, at Kapistahan ng mga Kubol 
(Deu 16:16, Lev 23:1-43) 


“Lilipulin” ang tao na sadyang nagpabaya sa pangi- 
ngilin ng Paskuwa (Bil 9:13) 


Pagsuporta sa mga saserdote 


Ang mga Levita ay tumatanggap ng ikapu, o ikasam- 
pu, ng lahat ng ani ng lupain mula sa ibang mga tri- 
bo (Bil 18:21-24) 


Ang mga Levita ay kailangang magbigay sa mga sa- 
serdote ng ikapu na binubuo ng pinakamaiinam sa 
mga tinanggap nila (Bil 18:25-29) 


Paghahandog ng mga hain (Heb 8:3-5: 10:5-10) 


Iba't ibang handog na nakabalangkas sa Kautusan: 
karaniwang mga handog na sinusunog (Lev kab 1: 
Bil kab 28), mga handog na pansalu-salo 
(Lev kab 3; 19:5), mga handog ukol sa kasalanan 
(Lev kab 4, Bil 15:22-29), mga handog ukol sa pag- 
kakasala (Lev 5:1-6:7), mga handog na mga butil 
(Lev kab 2), mga handog na inumin (Bil 15:5, 10), 
mga handog na ikinakaway (Lev 23:10, 11, 15-17) 


Ipinagbabawal ang mga gawain ng huwad na relihiyon 
ldolatriya (Exo 20:4-6, Deu 5:8-10) 


52 


Pagkukudlit ng mga hiwa sa sariling laman para sa 
patay o paglalagay ng tato sa katawan (Lev 19:28) 


Pagtatanim ng punungkahoy bilang sagradong poste 
(Deu 16:21) 


Pagpapasok ng mga bagay na karima-rimarim, naka- 
talaga sa pagkapuksa, sa bahay ng isa (Deu 7:26) 


Pagsasalita ng paghihimagsik laban kay Jehova (Deu 
13:5) 

Pagtataguyod ng huwad na pagsamba (Deu 13:6-10; 
17:2-7) 


Paglipat sa huwad na pagsamba (Deu 13:12-16) 


Pagtatalaga ng supling sa huwad na mga diyos (Lev 
18:21, 29) 


Espiritismo, panggagaway (Exo 22:18; Lev 20:27; Deu 
18:9-14) 


MGA TUNGKULIN NG MGA SASERDOTE 


(Sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, ang mga sa- 
serdote ay tinutulungan ng mga Levita; Bil 3:5-10) 


Ituro ang Kautusan ng Diyos (Deu 33:8, 10; Mal 2:7) 


Maglingkod bilang mga hukom, anupat ikinakapit ang 
kautusan ng Diyos (Deu 17:8, 9; 19:16, 17) 


Maghandog ng mga hain para sa bayan (Lev kab 1-7) 


Gamitin ang Urim at Tumim upang sumangguni sa Diyos 
(Exo 28:30; Bil 27:18-21) 


PAGIGING MIYEMBRO NG KONGREGA- 
SYON NG ISRAEL 


Ang pagiging miyembro ng kongregasyon ng Israel ay 
hindi lamang para roon sa mga ipinanganak sa bansa 


Ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay maaaring 
maging mga tinuling mananamba 


Ang gayong mga naninirahang dayuhan ay may pana- 
nagutang tumupad sa lahat ng kundisyon ng tipang 
Kautusan (Lev 24:22) 


Mga restriksiyon na hahadlang sa pagiging miyembro ng 
kongregasyon ng Israel 


Bawal ang lalaking kinapon na dinurog ang mga bayag 
o pinutulan ng sangkap ng pagkalalaki (Deu 23:1) 


Bawal ang anak sa ligaw o ang kaniyang mga inapo 
hanggang sa “ikasampung salinlahi” (Deu 23:2) 


Bawal ang Ammonita o Moabita (maliwanag na mga 
lalaki) hanggang sa panahong walang takda, sapag- 
kat hindi sila naging mapagpatuloy sa Israel kun- 
di sinalansang nila ang mga ito noong panahon ng 
Pag-alis mula sa Ehipto (Deu 23:3-6) 


Ang mga anak na ipinanganak sa mga Ehipsiyo “bilang 
ikatlong salinlahi” ay maaaring tanggapin (Deu 23:7, 8) 


SISTEMANG HUDISYAL 


(Itinampok ng mga kautusang umuugit sa mga usa- 
pin sa batas ang katarungan at awa ni Jehova. Bi- 
nigyan ang mga hukom ng kalayaang magpakita ng 
awa, depende sa mga kalagayan. Iningatan din ng mga 
kautusang ito ang bansa laban sa pagkahawa at pina- 
ngalagaan ng mga ito ang kapakanan ng bawat indibi- 
duwal na Israelita) 


Mga hukom 


Ang mga saserdote, mga hari, at iba pang mga lalaki 
ay inatasan bilang mga hukom (Exo 18:25, 26; Deu 
16:18; 17:8, 9, 1Ha 3:6, 9-12: 2Cr 19:5) 


Ang pagtayo sa harap ng mga hukom ay itinuring na 
pagtayo sa harap ni Jehova (Deu 1:17, 19:16, 17) 


Pagdinig sa mga kaso 


Ang pangkaraniwang mga kaso ay inihaharap sa mga 
hukom (Exo 18:21, 22, Deu 25:1, 2; 2Cr 19:8-10) 


Kung hindi makapagpasiya ang mababang hukuman, 
ang kaso ay ipinapasa sa mas matataas na huku- 
man (Exo 18:25, 26; 1Ha 3:16, 28) 


Pambihira o mahihirap na kasong dinadala sa mga 
saserdote: 


Mga kaso ng paninibugho o ng karumihang-asal ng 
asawang babae (Bil 5:12-15) 


Kapag may saksing nagparatang ng paghihimagsik 
sa ibang tao (Deu 19:16, 17) 


Kapag isang marahas na gawa o isa na naging 
dahilan ng pagbububo ng dugo ang isinagawa, 
o kapag ang kaso ay mahirap pagpasiyahan o pi- 
nagtatalunan (Deu 17:8, 9: 21:5) 


Kapag ang isang tao ay nasumpungang pinatay sa 
parang at hindi alam kung sino ang mamamas- 
lang (Deu 21:1-9) 


Mga saksi 


Kailangan ang di-kukulangin sa dalawang saksi 
upang maitatag ang katotohanan (Deu 17:6; 19:15, 
ihambing ang Ju 8:17, 1Ti 5:19) 


Ang mga kamay ng mga saksi ang dapat na mangu- 
na sa pagpatay sa taong nagkasala. Ito ay upang 
mahadlangan ang pagbibigay ng bulaan, padalus- 
dalos, o walang-ingat na patotoo (Deu 17:7) 


Pagpapatotoo nang may kabulaanan 


Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisinungaling ka- 
pag nagpapatotoo sa paglilitis (Exo 20:16: 23:1, Deu 
5:20) 

Kung bulaan ang akusasyon laban sa isang tao, ta- 
tanggapin ng bulaang saksi ang kaparusahang ipi- 
napakana niya laban sa akusado (Deu 19:16-19) 


Panunuhol, pagtatangi sa paghatol 
Ipinagbabawal ang panunuhol (Exo 23:8: Deu 27:25) 


Ipinagbabawal ang pagbaluktot sa katarungan (Exo 
23:1, 2, 6, 7: Lev 19:15, 35, Deu 16:19) 


Inilalagay lamang ang isang tao sa kulungan kapag ma- 
hirap ang kaso at kailangan itong pagpasiyahan ni Je- 
hova (Lev 24:11-16, 23, Bil 15:32-36) 


Mga kaparusahan 


Mga hampas--hanggang 40 lamang, upang huwag 
madusta ang pinapalo (Deu 25:1-3: ihambing ang 
2Co 11:24) 


Pagpatay sa pamamagitan ng pagbato---pagkatapos 
ay maaaring ibitin sa tulos ang bangkay bilang 
isang isinumpa (Deu 13:10, 21:22, 23) 


Pagganti--ang kagantihan ay isang katulad na kapa- 
rusahan (Lev 24:19, 20) 


Mga bayad-pinsala: Kapag napinsala ng alagang ha- 
yop ng isang tao ang ari-arian ng ibang tao (Exo 
22:5, 21:35, 36), kapag nagpaningas ng apoy ang 
isang tao at napinsala nito ang ari-arian ng iba (Exo 
22:6), kapag napatay ng isang tao ang alagang ha- 
yop ng iba (Lev 24:18, 21; Exo 21:33, 34), kapag 


di-sinasadyang nakuha ng isang tao para sa pansa- 
rili niyang gamit ang isang bagay na “banal,” gaya 
ng mga ikapu o mga hain (Lev 5:15, 16): kapag 
nilinlang ng isang tao ang isang kasamahan tung- 
kol sa isang bagay na nasa kaniyang pangangasiwa 
o isang lagak sa kaniyang kamay o isang pagna- 
nakaw o isang bagay na nasumpungan, anupat su- 
mumpa siya nang may kabulaanan may kinalaman 
sa mga bagay na ito (Lev 6:2-7: Bil 5:6-8) 


Mga kanlungang lunsod 


Ang nakapatay nang di-sinasadya ay maaaring tuma- 
kas patungo sa pinakamalapit na kanlungang lunsod 
(Bil 35:12-15, Deu 19:4, 5; Jos 20:2-4) 


Pagkatapos ay idaraos ang paglilitis sa lugar na na- 
kasasakop sa pinangyarihan ng insidente 


Ang isa na natuklasang nakapatay nang di-sina- 
sadya ay kailangang manirahan sa kanlungang 
lunsod hanggang sa pagkamatay ng mataas na 
saserdote (Bil 35:22-25: Jos 20:5, 6) 


Ang tahasang mamamaslang ay papatayin (Bil 35: 
30, 31) 


PAG-AASAWA, MGA KAUGNAYANG PAMPA- 
MILYA, KALINISANG-ASAL SA SEKSO 


(Ipinagsanggalang ng Kautusan ang Israel sa pamama- 
gitan ng pag-iingat sa pagiging sagrado ng pag-aasa- 
wa at buhay pampamilya) 


Pag-aasawa--si Jehova ang nagkasal sa unang mag- 
asawa (Gen 2:18, 21-24) 


Ang asawang lalaki ang may-ari sa asawang babae 
ngunit mananagot siya sa Diyos may kinalaman sa 
paraan ng pakikitungo niya rito (Deu 22:22: Mal 2: 
13-16) 


Pinahintulutan ang poligamya ngunit kinontrol iyon 
upang mapangalagaan ang asawang babae at ang 
kaniyang mga supling (Deu 21:15-17: Exo 21:10) 


Dapat pakasalan ng lalaki ang isang dalaga na dinaya 
niya upang masipingan (maliban kung hindi iyon pa- 
hihintulutan ng ama ng babae) (Exo 22:16, 17; Deu 
22:28, 29) 


Ang pag-aasawa bilang bayaw ay kaayusan kung 
saan kinukuhang asawa ng isang lalaki ang balo ng 
kaniyang kapatid kapag namatay ang kapatid niya 
na walang anak na lalaki, dinudusta ang lalaking 
ayaw gumawa nito (Deu 25:5-10) 


Ipinagbabawal ang mga pakikipag-alyansa sa mga 
banyaga ukol sa pag-aasawa (Exo 34:12-16: Deu 
7:1-4), ngunit pinahihintulutan ang pag-aasawa sa 
mga babaing bihag (Deu 21:10-14) 


Ang mga babaing tagapagmana ng lupain ay dapat 
mag-asawa sa loob lamang ng kanilang tribo (Bil 
36:6-9) 


Diborsiyo 


Asawang lalaki lamang ang maaaring makipagdibor- 
siyo (dahil sa isang bagay na marumi sa kaniyang 
asawa), hinihilingan siyang bigyan ng nasusulat na 
kasulatan ng diborsiyo ang kaniyang asawa (Deu 
24:1-4) 


Hindi pinahihintulutan ang diborsiyo kung pinakasalan 
ng lalaki ang kaniyang asawa matapos niya itong 
dayain upang masipingan (Deu 22:28, 29) 


Hindi na maaaring muling mapangasawa ng isang la- 
laki ang babaing diniborsiyo niya pagkatapos na 
muling makapag-asawa ang babae at diborsiyuhin 
ito ng ikalawang asawa nito o pagkatapos na ma- 
matay ang ikalawang asawa nito (Deu 24:1-4) 


ILANG BAHAGI NG TIPANG KAUTUSAN (karugtong) 


Ang pangangalunya ay may kalakip na parusang kama- 
tayan para sa dalawang nagkasala (Exo 20:14, Deu 
22:22) 


Insesto 


Hindi maaaring mapangasawa ng isang lalaking Israe- 
lita ang alinman sa mga sumusunod: Ang kaniyang 
ina, madrasta, o isang pangalawahing asawa ng ka- 
niyang ama (Lev 18:7, 8; 20:11; Deu 22:30, 27:20): 
ang kaniyang kapatid na babae o kapatid na babae 
sa ama o sa ina (Lev 18:9, 11: 20:17: Deu 27:22): 
ang kaniyang apong babae (Lev 18:10): ang kani- 
yang tiya (alinman sa kapatid ng kaniyang ina o ka- 
patid ng kaniyang ama) (Lev 18:12, 13, 20:19), ang 
kaniyang tiya sa pamamagitan ng pag-aasawa (alin- 
man sa asawa ng kapatid ng kaniyang ama o asa- 
wa ng kapatid ng kaniyang ina) (Lev 18:14: 20:20): 
ang kaniyang manugang na babae (Lev 18:15: 
20:12), ang kaniyang anak na babae, anak-anakang 
babae, ang anak na babae ng kaniyang anak- 
anakang babae o ng kaniyang anak-anakang lala- 
ki, ang kaniyang biyenang babae (Lev 18:17: 20:14: 
Deu 27:23), ang asawa ng kaniyang kapatid na lala- 
ki (Lev 18:16: 20:21), maliban sa pag-aasawa bilang 
bayaw (Deu 25:5, 6), ang kapatid na babae ng kani- 
yang asawa habang buhay pa ang huling nabanggit 
(Lev 18:18) 


Hindi maaaring mapangasawa ng isang babaing Isra- 
elita ang alinman sa mga sumusunod: Ang kaniyang 
anak na lalaki o ang kaniyang anak-anakang lala- 
ki (Lev 18:7, 8; 20:11, Deu 22:30, 27:20): ang kani- 
yang kapatid na lalaki o ang kaniyang kapatid na 
lalaki sa ama o sa ina (Lev 18:9, 11: 20:17, Deu 
27:22), ang kaniyang lolo (Lev 18:10), ang kaniyang 
pamangking lalaki (alinman sa anak ng kaniyang 
kapatid na lalaki o ng kaniyang kapatid na ba- 
bae) (Lev 18:12, 13, 20:19), ang kaniyang pamang- 
king lalaki (alinman sa anak ng kapatid na lalaki ng 
kaniyang asawa o anak ng kapatid na babae ng ka- 
niyang asawa) (Lev 18:14: 20:20), ang kaniyang bi- 
yenang lalaki (Lev 18:15, 20:12): ang kaniyang ama, 
amain, amain ng kaniyang ina, amain ng kaniyang 
ama, manugang na lalaki (Lev 18:7, 17: 20:14: Deu 
27:23), ang kapatid na lalaki ng kaniyang asawa 
(Lev 18:16, 20:21), maliban sa pag-aasawa sa ba- 
yaw (Deu 25:5, 6): ang asawa ng kaniyang kapatid 
na babae habang buhay pa ang huling nabanggit 
(Lev 18:18) 


Ang parusa sa insesto: kamatayan (Lev 18:29, 20:11, 
12: 14, 17,20, 21) 


Pagtatalik sa panahon ng pagreregla 


Kung sinadya ng isang lalaki at ng isang babae na 
magsiping habang nireregla ang babae, lilipulin sila 
(Lev 18:19, 20:18) 


Ang lalaki na di-sinasadyang nakipagtalik sa kaniyang 
asawang babae sa panahon ng gayong karumihan 
(marahil ay hindi niya inaasahang nagsimula na ang 
pagreregla ng babae) ay nagiging marumi nang pi- 
tong araw (Lev 15:19-24) 


Ugnayan ng mga magulang at mga anak 


Inuutusan ang mga magulang (lalo na ang mga ama) 
na ituro sa kanilang mga anak ang Kautusan ng 
Diyos (Deu 6:6-9, 20-25: 11:18-21, Isa 38:19) 


Dapat parangalan ng mga anak ang kanilang mga 
magulang (Exo 20:12, 21:15, 17: Lev 19:3: Deu 5:16; 
21:18-21, 27:16) 


Ipinagbabawal ang pagsusuot ng damit ng hindi kasek- 
so (sa layuning manlinlang para sa imoral na mga la- 
yunin) (Deu 22:5) 


Ang sodomiya ay may katapat na parusang kamatayan 
para sa dalawang taong nasangkot dito (Lev 18:22: 
20:13) 


Ang bestiyalidad ay hahantong sa kamatayan ng tao at 
hayop na nasangkot dito (Exo 22:19: Lev 18:23, 29, 20: 
15, 16, Deu 27:21) 


Ang mahalay na pagsalakay (pagsunggab ng asawang 
babae sa mga pribadong sangkap ng kalabang lalaki 
ng kaniyang asawa habang nag-aaway ang mga ito) 
ay pinarurusahan ng pagputol sa kamay ng babae, sa 
halip na lapatan ng parusang mata sa mata, dahil sa 
pagpapahalaga ni Jehova sa kakayahang magkaanak 
ng babae at sa karapatan ng asawa nito na magkaro- 
on ng mga anak sa babaing iyon (Deu 25:11, 12) 


MGA GAWAIN SA NEGOSYO 


(Itinaguyod ng Kautusan kapuwa ang pagkamatapat sa 
mga transaksiyon sa negosyo at ang paggalang sa ta- 
hanan at ari-arian ng iba) 


Pagmamay-ari ng lupain 


Ang lupain ay hinahati-hati sa mga pamilya (Bil 33:54: 
36:2) 


Ang lupain ay hindi ipinagbibili nang permanente 
kundi bumabalik ito sa may-ari nito sa Jubileo: 
ang halaga ng pagbebenta nito ay batay sa bi- 
lang ng pag-aani hanggang sa Jubileo (Lev 25:15, 
16, 23-28) 


Kung magkakaroon ng bilihan, ang pinakamalapit 
na kamag-anak ang may karapatang bumili (Jer 
32:7-12) 


Walang karapatan ang estado na kunin ang lupaing 
mana ng isang tao upang ipagamit sa publiko, ka- 
hit bayaran pa ito (1Ha 21:2-4) 


Ang takdang bahagi ng mga Levita ay mga lunsod at 
ang mga pastulan ng mga ito 


Sa 48 lunsod na itinakda, 13 ang naging mga lun- 
sod ng mga saserdote (Bil 35:2-5, Jos 21:3-42) 


Hindi maaaring ipagbili ang parang na pastulan ng 
isang lunsod ng mga Levita, pag-aari ito ng lun- 
sod, hindi ng mga indibiduwal (Lev 25:34) 


Kapag pinabanal ng isang tao ang bahagi ng isang bu- 
kid (isinaisantabi niya ang paggamit ng bahagi nito 
o ang bahagi ng bunga nito) para kay Jehova (para sa 
santuwaryo o sa pagkasaserdote), ito ang pamantayan 
sa pagtaya ng halaga nito: ang sukat ng lupa na hina- 
hasikan ng isang homer ng sebada ay nagkakahalaga 
ng 50 siklo na pilak, ang halaga nito ay lumiliit alinsu- 
nod sa bilang ng mga taong natitira hanggang sa su- 
sunod na Jubileo (Lev 27:16-18) 


Kung nais itong tubusin ng nagpabanal dito, kaila- 
ngan siyang magdagdag ng 20 porsiyento sa ti- 
natayang halaga nito (Lev 27:19) 


Kung hindi niya ito tutubusin at sa halip ay ipag- 
bibili ito sa ibang tao, sa Jubileo ay magiging 
pag-aari ito ng saserdote bilang banal kay Jehova 
(Lev 27:20, 21) 


Kung pababanalin ng isang tao kay Jehova ang 
isang bahagi ng bukid na binili niya sa iba, sa Ju- 
bileo ay babalik iyon sa orihinal na may-ari (Lev 
27:22-24) 


Kung ‘itatalaga’ ng isang tao ang alinman sa sarili ni- 
yang ari-arian (ang mga bagay na “nakatalaga” ay 
permanente at tanging para sa paggamit ng santu- 
waryo o para sa pagkapuksa, Jos 6:17: 7:1, 15, Eze 
44:29), hindi ito maaaring ipagbili o tubusin, mana- 
natili itong pag-aari ni Jehova (Lev 27:21, 28, 29) 


Pagtubos ng ari-arian 


Ang lahat ng lupain ay babalik sa orihinal na may- 
ari nito sa panahon ng Jubileo (maliban sa mga 
nabanggit na) (Lev 25:8-10, 15, 16, 24-28) 


Maaaring tubusin ng mga Levita ang mga bahay 
nila sa kanilang mga lunsod kailanma't naisin nila 
(Lev 25:32, 33) 


Taon ng Jubileo: nagsisimula sa Araw ng Pagbaba- 
yad-Sala, sa ika-50 taon: nagsimula ang pagbilang 
noong taong pumasok ang mga Israelita sa lupain 
(Lev 25:2, 8-19) 


Mana 


Ang panganay na anak ay nagmamana ng dobleng 
bahagi ng ari-arian (Deu 21:15-17) 


Kapag walang anak na lalaki, mapupunta sa mga 
anak na babae ang mana. (Bil 27:6-8) Kung ang 
isang lalaki ay walang mga anak na lalaki o mga 
anak na babae, mapupunta ito sa kaniyang mga ka- 
patid, sa mga kapatid ng kaniyang ama, o sa kani- 
yang pinakamalapit na kadugo (Bil 27:9-11) 


Mga timbangan, mga panimbang, at mga panukat 


Hinihiling ni Jehova ang pagkamatapat at pagiging 
husto ng timbang o sukat (Lev 19:35, 36: Deu 
25:13-15) 


Ang pandaraya ay karima-rimarim sa kaniya (Kaw 
11:1) 


Mga utang 


Sa pagwawakas ng bawat pitong taon, ang mga ka- 
patid na Hebreo ay pinalalaya mula sa mga utang 
(Deu 15:1, 2) 


Ang banyaga ay maaaring piliting magbayad ng utang 
(Deu 15:3) 


Paniguro para sa isang pautang 


Kapag kinuha ng isang tao ang panlabas na kasuutan 
ng kaniyang kapuwa bilang paniguro para sa isang 
pautang, hindi niya dapat itago iyon nang magda- 
mag (Kadalasan, ang kasuutang iyon ang ipinantu- 
tulog ng dukha dahil wala siyang ibang damit na 
pantulog) (Exo 22:26, 27: Deu 24:12, 13) 


Hindi maaaring pasukin ng isang tao ang bahay ng 
iba upang kunin ang panagot o anumang bagay na 
paniguro para sa isang pautang. Kailangan siyang 
manatili sa labas ng bahay at hayaang ilabas ito sa 
kaniya ng taong iyon (Itinaguyod nito ang pagiging 
pribado ng tahanan ng isang tao) (Deu 24:10, 11) 


Hindi maaaring kunin ng isa ang gilingang pangkamay 
o ang pang-ibabaw na batong panggiling nito bilang 
paniguro (Baka dahil dito ay hindi makapaggiling ng 
mga butil ang taong iyon upang mapakain ang kani- 
yang sarili at ang pamilya niya) (Deu 24:6) 


MGA KAUTUSANG MILITAR 


(Kinontrol ng mga kautusang ito ang ipinag-utos-ng- 
Diyos na pakikipagdigma ng Israel sa Lupang Pa- 
ngako. Mahigpit na ipinagbabawal ang sakim na 
pananalakay at pakikidigma o ang pananakop sa la- 
bas ng mga hangganang itinakda ng Diyos) 


Mga digmaan 


Dapat na maging mga digmaan lamang ni Jehova (Bil 
21:14, 2Cr 20:15) 


Pinababanal ang mga kawal bago sila humayo sa 
pagbabaka (1Sa 21:1-6, ihambing ang Lev 15: 
16, 18) 


Edad ng mga kawal 


Dalawampung taong gulang at pataas (Bil 1:2, 3: 
26:1-4) 


Ayon sa Jewish Antiquities, Ill, 288 (xii, 4), ni Jose- 
phus, naglilingkod ang mga ito hanggang sa edad 
na 50 taon 


Mga eksemsiyon mula sa paglilingkod militar 


Mga Levita, bilang mga ministro ni Jehova (Bil 1:47- 
49; 2:33) 


Ang taong hindi pa nakapagpapasinaya ng bagong- 
tayong bahay o hindi pa nakikinabang sa bagong- 
tanim na ubasan (Deu 20:5, 6; ihambing ang Ec 
2:24; 3:12, 13) 


Ang lalaki na nakipagtipan at hindi pa niya nakukuha 
ang kaniyang asawa. Ang bagong-kasal na lalaki ay 
mananatiling malaya sa loob ng isang taon (Ang la- 
laki ay may karapatang magkaroon ng tagapagmana 
at makita ang pagsilang nito) (Deu 20:7; 24:5) 


Ang lalaking matatakutin (Masisiraan lamang ng loob 
ang mga kapuwa kawal niya dahil sa kaniya) (Deu 
20:8; Huk 7:3) 


Ang kalinisan ay isang kahilingan sa kampo (yamang 
pinababanal ang mga kawal para sa pakikipagdigma) 
(Deu 23:9-14) 


Hindi pinahihintulutan ang mga babae na susunud- 
sunod sa kampo para sa seksuwal na pakikipag- 
talik; iniiwasan ang pakikipagtalik sa mga babae 
sa panahon ng kampanya. Tiniyak nito ang relihiyo- 
so at pisikal na kalinisan (Lev 15:16; 1Sa 21:5; 2Sa 
11:6-11) 


Hindi pinahihintulutan ang panggagahasa sa mga ka- 
babaihan ng kaaway, sapagkat iyon ay pakikiapid; 
at hindi pinahihintulutan ang pag-aasawa sa gayong 
mga babae hangga't hindi natatapos ang kampanya. 
Ito ay upang maingatan ang relihiyosong kalinisan at 
isa rin itong pangganyak upang sumuko ang kaa- 
way, sapagkat makatitiyak sila na hindi momolesti- 
yahin ang kanilang mga kababaihan (Deu 21:10-13) 


Mga pamamaraang militar laban sa mga kaaway na 
lunsod 


Kung ang lunsod na sinalakay ay bahagi ng isa sa pi- 
tong bansa ng lupain ng Canaan (binanggit sa Deu 
7:1), ang lahat ng tumatahan doon ay dapat itala- 
ga sa pagkapuksa. (Deu 20:15-17, Jos 11:11-14, Deu 
2:32-34, 3:1-7) Kung mananatili ang mga ito sa lu- 
pain, maisasapanganib nila ang kaugnayan ng Israel 
sa Diyos na Jehova. Hinayaan lamang niya silang 
manirahan sa lupain hanggang noong malubos ang 
kanilang kaimbihan (Gen 15:13-21) 


Para sa mga lunsod na hindi bahagi ng pitong ban- 
sang iyon, ihahayag muna sa kanila ang mga kundi- 
syon ng pakikipagpayapaan. (Deu 20:10, 15) Kung 
susuko ang lunsod, ang mga tumatahan doon ay 
puwersahang pagtatrabahuhin. Kung hindi sila susu- 
ko, ang lahat ng lalaki at ang lahat ng babaing hin- 
di birhen ay papatayin. Pinaliligtas naman ang iba 
upang gawing mga bihag. (Deu 20:11-14: ihambing 
ang Bil 31:7, 17, 18.) Pinapatay ang lahat ng lalaki 
upang huwag makapaghimagsik ang lunsod na iyon 
sa bandang huli at upang hindi rin makipag-asawa 


ILANG BAHAGI NG TIPANG KAUTUSAN (karugtong) 


ang mga lalaking ito sa mga babaing Israelita. Na- 
katulong din ang mga hakbang na ito upang maiwa- 
san ang pagsamba sa ari ng lalaki at ang pagkalat 
ng mga sakit sa mga Israelita 


Ang mga punungkahoy na pinagkukunan ng pagkain 
ay hindi maaaring putulin at gawing mga kayariang 
pangubkob (Deu 20:19, 20) 


Ang mga karo ay sinusunog: ang mga kabayo ay pini- 
pilay upang lumpuhin ang mga ito at hindi maga- 
mit sa pagbabaka, at sa kalaunan ay pinapatay ang 
mga ito (Jos 11:6) 


MGA KAUTUSAN HINGGIL SA PAGKAIN AT 
KALINISAN 


(Nakatulong ang mga ito upang mapanatiling hiwa- 
lay ang mga Israelita mula sa mga bansang paga- 
no, upang maitaguyod ang kalinisan at kalusugan, at 
upang maipaalaala sa kanila na banal sila sa Diyos: 
Lev 19:2) 


Paggamit ng dugo 


Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. 
(Gen 9:4: Lev 7:26, 17:12, Deu 12:23-25) Ang paru- 
sa sa paglabag dito: kamatayan (Lev 7:27, 17:10) 


Ang buhay (kaluluwa) ay nasa dugo (Lev 17:11, 14) 


Ang dugo ng hayop na pinatay ay kailangang ibu- 
hos sa lupa gaya ng tubig at takpan ng alabok 
(Lev 17:13, Deu 12:16) 


Hindi maaaring kainin ang hayop na basta na la- 
mang namatay o natagpuang patay (sapagkat ito 
ay marumi at ang dugo nito ay hindi napatulo 
nang wasto) (Deu 14:21) 


Mga paggamit sa dugo na itinakda ng kautusan: inila- 
lagay sa ibabaw ng altar para sa pagbabayad-sala, 
ginagamit para sa itinakdang mga paglilinis (Lev 17: 
11, 12, Deu 12:27; Bil 19:1-9) 


Paggamit ng taba 


Hindi maaaring kainin ang anumang taba: ang taba ay 
kay Jehova (Lev 3:16, 17, 7:23, 24) 


Ang pagkain ng handog na taba ay may kalakip na 
parusang kamatayan (Lev 7:25) 


Mga hayop na pinatay 


Sa ilang, ang mga alagang hayop na papatayin ay da- 
pat dalhin sa tabernakulo. Kakainin ang mga ito bi- 
lang mga haing pansalu-salo (Lev 17:3-6) 


Ang parusa sa paglabag dito: kamatayan (Lev 17: 
4, 8, 9) 


Ang maiilap ngunit malilinis na hayop na nahuli sa pa- 
ngangaso ay maaaring patayin kaagad, ang dugo ay 
kailangang ibuhos (Lev 17:13, 14) 


Nang makapasok na sa Lupang Pangako, ang malili- 
nis na hayop ay maaari nang patayin bilang pagkain 
sa lugar ng tirahan ng isang tao kung malayo siya 
sa santuwaryo, ngunit ang dugo ay kailangang ibu- 
hos sa lupa (Deu 12:20-25) 

Mga hayop, mga isda, at mga insekto na maaaring ka- 
inin: 

Bawat nilalang na may hati ang kuko, anupat may bi- 
yak doon, at ngumunguya ng dating kinain nito (Lev 
11:2, 3: Deu 14:6) 

Lahat ng nasa tubig na may mga palikpik at mga ka- 
liskis (Lev 11:9-12, Deu 14:9, 10) 


Mga insekto at may-pakpak at nagkukulupong mga 
nilalang na lumalakad na may apat na paa at may 
mga panluksong binti: nandarayuhang balang, na- 
kakaing balang, kuliglig, at tipaklong (lahat ayon sa 
kani-kanilang uri) (Lev 11:21, 22) 


Mga hayop, mga isda, mga ibon, at mga nagkukulupong 
nilalang na ipinagbabawal na kainin: 


Mga hayop: kamelyo, kuneho sa batuhan, kuneho, ba- 
boy (Lev 11:4-8, Deu 14:7, 8) 


Mga isda at iba pang mga nagkukulupong nilalang sa 
tubig na walang palikpik o kaliskis (Lev 11:10) 


Mga ibon at mga lumilipad na nilalang: agila, la- 
wing-dagat, buwitreng itim, lawing pula, lawing itim, 
lawing mandaragit, uwak, avestruz, kuwago, go- 
londrina, halkon, munting kuwago, kuwagong may 
mahahabang tainga, sisne, pelikano, buwitre, kormo- 
ran, siguana, kandangaok, abubilya, paniki, anumang 
may-pakpak at nagkukulupong nilalang na lumala- 
kad na may apat na paa (samakatuwid nga, guma- 
galaw na gaya ng mga hayop na lumalakad gamit 
ang apat na paa). Hindi tuwirang sinasabi sa Bibliya 
ang mga salik na batayan kung aling mga lumilipad 
na nilalang ang “marumi” sa seremonyal na pa- 
raan. Bagaman ang karamihan sa mga ibong “ma- 
rumi” ay mga ibong maninila o mga kumakain ng 
bangkay, hindi naman lahat ay gayon (Deu 14:12-19, 
Lev 11:13-20, tingnan ang IBON at ang mga artikulo 
tungkol sa indibiduwal na mga ibon) 


Ang mga nagkukulupong nilalang sa lupa: dagang- 
lupa, herboa, bayawak, tuko na malalapad ang paa, 
malaking bayawak, butiking-tubig, bayawak-buha- 
ngin, hunyango, alinmang nilalang na inilalakad ang 
kaniyang tiyan, ang kaniyang apat na paa (paraan 
ng paggalaw), o ang kaniyang maraming paa (Lev 
11:29, 30, 42) 


Ang hayop na basta na lamang namatay o patay na 
o nilapa ng mabangis na hayop (Lev 17:15, 16; Deu 
14:21: Exo 22:31) 


Ang mga hayop na inihahandog bilang panata o ku- 
sang-loob na handog, haing pansalu-salo ay maaa- 
ring kainin sa araw ng paghahandog at sa 
ikalawang araw ngunit hindi sa ikatlong araw, ang 
parusa sa paglabag dito, kamatayan. Ang haing pa- 
sasalamat ay dapat kainin sa mismong araw na 
iyon: walang ititira hanggang sa umaga (ikala- 
wang araw). Ang paskuwa ay hindi dapat itira, da- 
pat sunugin ang anumang hindi nakain (Lev 7:16-18, 
19:5-8, 22:29, 30, Exo 12:10) 


Mga bagay na nagiging sanhi ng karumihan: 
Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng semilya 


Ang taong iyon ay kailangang maligo at nagiging 
marumi hanggang sa gabi (Lev 15:16, Deu 23: 
10, 11) 


Ang kasuutang nalagyan ng semilya ay lalabhan at 
nagiging marumi hanggang sa gabi (Lev 15:17) 


Ang mag-asawa, pagkatapos na magtalik, ay kai- 
langang maligo at nagiging marumi hanggang sa 
gabi (Lev 15:18) 


Panganganak 


Ang babae ay nagiging marumi nang 7 araw pag- 
katapos manganak ng isang lalaki, bukod pa sa 
dagdag na 33 araw (ang unang 7 araw, na ma- 
rumi para sa lahat, gaya ng sa pagreregla: ang 
33 araw ay marumi lamang may kaugnayan sa 


paghipo sa mga banal na bagay gaya ng mga 
pagkain ukol sa paghahain o may kinalaman sa 
pagpasok sa dakong banal) (Lev 12:2-4) 


Kung babae ang anak, ang babae ay marumi nang 
14 na araw, bukod pa sa dagdag na 66 na araw 
(Lev 12:5) 


Pagreregla ng babae (Lev 12:2) 


Ang babae ay marumi nang pitong araw sa kara- 
niwang pagreregla, sa buong yugto ng di-normal 
o tumagal na pag-agas ng dugo, bukod pa sa 
dagdag na pitong araw (Lev 15:19, 25, 28) 


Sa panahon ng kaniyang karumihan, anumang ba- 
gay na maupuan o mahigaan niya ay nagiging 
marumi (Lev 15:20) 


Ang taong humipo sa kaniya o sa kaniyang higaan 
o sa kaniyang inupuan ay kailangang maglaba ng 
mga kasuutan nito at maligo at nagiging marumi 
hanggang sa gabi (Lev 15:21-23) 


Kung ang kaniyang karumihan sa pagreregla ay 
mapasa isang lalaki, ito ay nagiging marumi nang 
pitong araw, at ang anumang higaan na hihigaan 
nito ay nagiging marumi (Lev 15:24) 


Kailanma't mayroon siyang agas, siya ay marumi 
(Lev 15:25) 


Mga pananggalang laban sa sakit 
Ketong at iba pang mga salot 


Saserdote ang tumitiyak kung iyon ay ketong o hin- 
di (Lev 13:2) 


Ang taong iyon ay ikukuwarentenas nang pitong 
araw at pagkatapos ay susuriin, kung huminto na 
ang salot, ikukuwarentenas siya nang pitong araw 
pa (Lev 13:4, 5, 21, 26): kung hindi na kuma- 
lat ang salot, ihahayag siyang malinis (Lev 13:6): 
kung kumalat ang salot, iyon ay ketong (Lev 13: 
7, 8) 


Kung ang taong iyon ay ketongin, kailangang puni- 
tin ang kaniyang mga kasuutan, pababayaan ni- 
yang hindi nakaayos ang kaniyang ulo, tatakpan 
niya ang kaniyang bigote (o nguso), at tatawag 
siya: “Marumi, marumi!” Tatahan siyang nakabu- 
kod sa labas ng kampo hanggang sa gumaling 
ang salot (Lev 13:45, 46; Bil 5:2-4) 


Agas ng ari (maliwanag na dahil sa sakit) (Lev 15: 
2, 3) 


Ang higaan o ang mga bagay na uupuan o hihiga- 
an ng gayong tao ay nagiging marumi (Lev 15:4) 


Ang sinumang humipo sa taong inaagasan, sa kani- 
yang higaan, o sa anumang inuupuan niya ay na- 
giging marumi, o kung maduraan ng taong iyon 
ang ibang tao, ang naduraan ay ituturing na ma- 
rumi (Lev 15:5-11) 


Kapag nahipo ng isang inaagasan, ang mga sisid- 
lang luwad ay babasagin, ang sisidlang kahoy ay 
babanlawan ng tubig (Lev 15:12) 


Pagkatapos na huminto ang agas, ang taong iyon 
ay nagiging marumi nang pitong araw (Lev 15:13) 


Ang kalinisan ng kampong militar ay iningatan sa pa- 
mamagitan ng kahilingan na ang pagdumi ay gawin 
sa labas ng kampo at ang dumi ay takpan (Deu 23: 
12, 13) 


Mga tuntunin may kinalaman sa mga bangkay ng 
mga tao 


Kapag ang isa ay humipo sa bangkay, buto, o da- 
kong libingan ng tao, nagiging marumi siya nang 


pitong araw (kahit siya'y nasa malawak na pa- 
rang). (Bil 19:11, 16) Kamatayan ang parusa sa 
isa na hindi magpapadalisay ng kaniyang sarili 
(Bil 19:12, 13) (Tingnan ang pamamaraan ng pag- 
lilinis sa Bil 19:17-19) 


Ang lahat ng nasa tolda o pumasok sa tolda na 
may taong patay ay nagiging marumi gaya rin ng 
anumang bukás na sisidlan doon na walang takip 
na nakatali roon (Bil 19:14, 15) 


Mga tuntunin may kinalaman sa mga bangkay ng 
mga hayop 


Kapag ang isa ay bumuhat, humipo, o kumain ng 
bangkay ng isang malinis na hayop na basta na 
lamang namatay, siya ay nagiging marumi; ka- 
pag ang isa ay humipo ng bangkay ng alinmang 
maruming hayop, siya ay nagiging marumi. Kai- 
langang maglinis siya ng kaniyang sarili (Lev 11: 
8, 11, 24-31, 36, 39, 40; 17:15, 16) 


Kapag nasaling sa o nahulugan ng mga bangkay 
ng maruruming hayop ang mga kagamitang gaya 
ng mga sisidlan, mga patungan ng banga, mga 
pugon, mga kasuutan, mga balat, at telang sako, 
ang mga ito ay nagiging marumi (Lev 11:32-35) 


Samsam na kinuha mula sa lunsod 


Ang lahat ng bagay na maaaring gamitan ng apoy 
ay kailangang gamitan ng apoy (mga metal), pag- 
katapos ay dadalisayin ang mga iyon sa pama- 
magitan ng tubig na panlinis; ang iba pang mga 
bagay ay kailangang hugasan (Bil 31:20, 22, 23) 


IBA PANG MGA KATUNGKULAN NA NAG- 
SASANGKOT SA MGA KAPUWA NILALANG 


(Espesipikong sinabi ng Kautusan na “iibigin mo ang 
iyong kapuwa gaya ng iyong sarili”; Lev 19:18. Sinabi 
ni Jesus na ito ang ikalawang pinakadakilang utos sa 
Kautusan; Mat 22:37-40) 


Sa mga kapuwa Israelita 


Dapat magpakita ng pag-ibig; ipinagbabawal ang pag- 
paslang (Exo 20:13; Ro 13:9, 10) 


Hindi dapat maghiganti o magkimkim ng sama ng 
loob laban sa kapuwa (Lev 19:18) 


Pangangalaga sa mga dukha (Exo 23:6; Lev 25:35, 
39-43) 


Pangangalaga sa mga babaing balo at mga ulila (Exo 
22:22-24; Deu 24:17-21; 27:19) 


Paggalang sa ari-arian ng iba 


Ipinagbabawal ang pagnanakaw; ipinag-utos na ba- 
yaran ang ninakaw (Exo 20:15; 22:1-4, 7) 


Ang maling pagnanasa ng isa sa mga ari-arian at 
mga pag-aari ng kaniyang kapuwa ay ipinagbaba- 
wal (Exo 20:17) 


Konsiderasyon para sa mga may kapansanan 


Hindi maaaring tuyain o sumpain ang taong bingi; 
hindi niya maipagtatanggol ang kaniyang sarili la- 
ban sa mga pananalitang hindi niya naririnig (Lev 
19:14) 


Ang naglalagay ng halang sa daan ng taong bulag 
o nagliligaw sa kaniya ay susumpain (Lev 19:14; 
Deu 27:18) 


Sa mga naninirahang dayuhan: hindi sila dapat pagma- 
lupitan (Exo 22:21; 23:9; Lev 19:33, 34; Deu 10:17-19; 
24:14, 15, 17; 27:19) 


KAUTUSAN 


ILANG BAHAGI NG TIPANG KAUTUSAN 
(karugtong) 


Sa mga alipin 


Ang aliping Hebreo ay palalayain sa ikapitong taon 
ng kaniyang pagkaalipin o sa taon ng Jubileo, alin- 
man ang mauna. Sa panahon ng kaniyang pagka- 
alipin, dapat siyang pakitunguhan bilang upahang 
trabahador, anupat may konsiderasyon (Exo 21:2, 
Deu 15:12, Lev 25:10) 


Kung ang aliping lalaki ay pumasok na may asa- 
wa, ito ay lalabas o palalayaing kasama niya 
(Exo 21:3) 


Kung binigyan siya ng kaniyang panginoon ng 
asawa (maliwanag na isang banyaga) samanta- 
lang siya ay nasa pagkaalipin, siya lamang ang 
palalayain, kung ang asawang ito ay magsilang 
sa kaniya ng mga anak, ang babae at ang mga 
anak ay mananatiling pag-aari ng kaniyang pa- 
nginoon (Exo 21:4) 


Kapag pinalaya ang isang aliping Hebreo, kaila- 
ngan siyang bigyan ng kaniyang panginoon ng ka- 
loob ayon sa kakayahan nitong magbigay (Deu 
15:13-15) 


Ang alipin ay maaaring paluin ng kaniyang pangi- 
noon. (Exo 21:20, 21) Kung mabalda ang alipin, 
kailangan siyang palayain. (Exo 21:26, 27) Kung 
mamatay ang alipin dahil sa pamamalo ng kani- 
yang panginoon, ang panginoon ay maaaring 
parusahan ng kamatayan, ang mga hukom ang 
magpapasiya kung ano ang parusa (Exo 21:20, 
Lev 24:17) 


Sa mga hayop 


Kung ang isa ay makasumpong ng isang alagang 
hayop na nahihirapan, pananagutan niyang tulu- 
ngan iyon, kahit pag-aari iyon ng kaniyang kaaway 
(Exo 23:4, 5, Deu 22:4) 


Ang mga hayop na pantrabaho ay hindi dapat pag- 
trabahuhin nang labis o pagmalupitan (Deu 22:10, 
ihambing ang Kaw 12:10) 


Ang toro ay hindi dapat busalan kapag naggigiik ito, 
upang makakain ito mula sa mga butil na ginigiik 
nito (Deu 25:4; ihambing ang 1Co 9:7-10) 


Hindi dapat kunin ng isang tao kapuwa ang inahing 
ibon at ang mga itlog nito, upang hindi malipol ang 
pamilya nito (Deu 22:6, 7) 


Hindi dapat patayin ng isang tao sa iisang araw ang 
toro o tupa at ang anak nito (Lev 22:28) 


MGA LAYUNIN NG KAUTUSAN 


Inihayag nito ang mga pagsalansang, ipinakita nito na 
kailangang mapatawad ang mga pagsalansang ng 
mga Israelita at na kailangan ang isang mas dakilang 
hain na talagang makapagbabayad-sala para sa ka- 
nilang mga kasalanan (Gal 3:19) 


Bilang isang tagapagturo, iningatan at dinisiplina nito 
ang mga Israelita, anupat inihanda sila para sa Mesi- 
yas na magiging kanilang tagapagturo (Gal 3:24) 


Ang iba't ibang aspekto ng Kautusan ay mga anino na 
kumatawan sa mas dakilang mga bagay na darating, 
tinulungan ng mga aninong ito ang matuwid-pusong 
mga Israelita upang makilala ang Mesiyas, yamang 
makikita nila kung paano niya tinutupad ang makahu- 
lang mga parisang ito (Heb 10:1: Col 2:17) 


58 


ang mga tuntunin nito may kinalaman sa relihiyo- 
song kalinisan at pagkain ay nagsilbing isang “pa- 
der” anupat naging hiwalay na hiwalay ang bansang 
ito mula sa ibang mga bansa. (Efe 2:14) Halos impo- 
sible para sa isang Judio ang pumasok sa tolda o ba- 
hay ng isang Gentil o kumaing kasama ng mga 
Gentil nang hindi nagiging marumi sa relihiyosong 
paraan. Sa katunayan, noong nasa lupa si Jesus, ipi- 
napalagay na kahit ang pagpasok sa isang bahay 
o gusali ng mga Gentil ay nakapagpaparumi sa 
isang Judio. (Ju 18:28, Gaw 10:28) Ipinagsanggalang 
din ang kabanalan ng buhay at ang dignidad at ka- 
rangalan ng pamilya, ng pag-aasawa, at ng indibi- 
duwal. Ang iba pang mga epekto, na maituturing na 
naging kaakibat na rin ng kanilang pagiging hiwalay 
sa relihiyon dahil sa tipang Kautusan, ay ang mga 
kapakinabangan sa kalusugan at ang proteksiyon 
mula sa mga sakit na karaniwan sa mga bansang 
nakapalibot sa mga Israelita. Ang mga kautusan 
hinggil sa moral na kalinisan, pisikal na sanitasyon, 
at pagkain ay walang alinlangang nag-ingat sa kani- 
lang kalusugan kapag sinusunod nila ang mga ito. 

Ngunit gaya ng sinabi ng apostol na si Pablo, ang 
tunay na layunin ng Kautusan ay “upang mahayag 
ang mga pagsalansang, hanggang sa dumating ang 
binhi.” Ito ay isang “tagapagturo na umaakay tungo 
kay Kristo.’ Itinuro nito si Kristo bilang ang tungu- 
hing inaabot (“si Kristo ang wakas ng Kautusan"). 
Isiniwalat nito na ang lahat ng mga tao, pati mga Ju- 
dio, ay nasa ilalim ng kasalanan at na hindi maaa- 
ring matamo ang buhay sa pamamagitan ng “mga 
gawa ng kautusan.” (Gal 3:19-24: Ro 3:20; 10:4) Ito 
ay “espirituwal,” mula sa Diyos, at “banal.” (Ro 7:12, 
14) Sa Efeso 2:15, tinatawag itong “ang Kautusan ng 
mga utos na binubuo ng mga tuntunin.” Isa itong 
pamantayan ng kasakdalan, anupat ang nakatutu- 
pad nito ay minamarkahan bilang sakdal at karapat- 
dapat sa buhay. (Lev 18:5: Gal 3:12) Yamang hindi 
kayang tuparin ng mga taong di-sakdal ang Kautu- 
san, ipinakita nito na “ang lahat ay nagkasala at 
nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Ro 3:23) 
Tanging si Jesu-Kristo ang nakatupad nito nang wa- 
lang kapintasan.---Ju 8:46, Heb 7:26. 

Ang Kautusan ay nagsilbi ring “anino ng mabubu- 
ting bagay na darating,” at ang mga bagay na nau- 
ugnay rito ay naging “makasagisag na mga paglala- 
rawan,” kaya naman madalas itong banggitin ni 
Jesus at ng mga apostol upang ipaliwanag ang ma- 
kalangit na mga bagay at ang mga paksang may ki- 
nalaman sa doktrina at paggawing Kristiyano. Sa- 
makatuwid, ito ay isang mahalagang larangan na 
dapat pag-aralan ng mga Kristiyano.--Heb 10:1, 
9:23. 

Sinabi ni Jesus na ang buong Kautusan ay nakasa- 
lalay sa dalawang utos, samakatuwid nga, ibigin ang 
Diyos at ibigin ang kapuwa. (Mat 22:35-40) Kapan- 


59 


sin-pansin na sa aklat ng Deuteronomio (kung saan 
waring bahagyang binago ang Kautusan upang ma- 
patnubayan nito ang Israel sa bagong mga kalaga- 
yan kapag namayan sila sa Lupang Pangako), ang 
mga salitang Hebreo para sa “ibigin,” “inibig,” at iba 
pa, ay lumilitaw nang mahigit sa 20 ulit. 

Ang Sampung Salita (Exo 34:28), o ang Sampung 
Utos, ang saligang bahagi ng Kautusan ngunit isina- 
ma ang mga ito sa mga 600 iba pang kautusan, na 
pawang kumakapit sa mga Israelita at dapat nilang 
sundin. (San 2:10) Nilinaw ng unang apat sa Sam- 
pung Utos ang kaugnayan ng tao sa Diyos, nilinaw 
naman ng ikalima ang kaugnayan niya sa Diyos at 
sa kaniyang mga magulang, at ang huling lima, ang 
kaugnayan niya sa kaniyang kapuwa. Maliwanag na 
ang pagkakasunud-sunod ng huling lima ay ayon sa 
kalubhaan ng pinsalang idudulot sa kapuwa: pag- 
paslang, pangangalunya, pagnanakaw, pagpapato- 
too nang may kabulaanan, at kaimbutan o sakim na 
pagnanasa. Dahil sa ikasampung utos, naging kata- 
ngi-tangi ang Kautusan kung ihahambing sa mga 
kautusan ng lahat ng iba pang mga bansa sapagkat 
ipinagbabawal nito ang sakim na pagnanasa, isang 
utos na sa katunayan ay Diyos lamang ang maka- 
pagpapatupad. Ang totoo, tinukoy nito ang dahilan 
ng paglabag sa lahat ng iba pang mga utos.---Exo 
20:2-17, Deu 5:6-21, ihambing ang Efe 5:5, Col 3:5; 
San 1:14, 15, 1Ju 2:15-17. 

Ang Kautusan ay naglalaman ng maraming simu- 
lain at pumapatnubay na batas. Binigyan ang mga 
hukom ng kalayaang siyasatin at isaalang-alang ang 
mga motibo at saloobin ng mga manlalabag, pati 
ang mga kalagayan noong mangyari ang paglabag. 
Kung ang paglabag ay sinadya at ang nagkasala ay 
walang-galang at di-nagsisisi, tatanggapin niya ang 
buong kaparusahan. (Bil 15:30, 31) Sa ibang mga 
kaso, maaaring mas magaan ang hatol na ipapasiya. 
Halimbawa, bagaman ang isang mamamaslang ay 
walang-pagsalang papatayin, maaaring tumanggap 
ng awa ang isang nakapatay nang di-sinasadya. (Bil 
35:15, 16) Ang may-ari ng isang toro na may uga- 
ling manuwag ng mga tao at nakapatay ng isang tao 
ay maaaring patayin, o maaari siyang patawan ng 
mga hukom ng isang pantubos. (Exo 21:29-32) Ma- 
liwanag na may pagkakaiba ang isang nagnakaw 
nang sinasadya at ang isang nagkasala na kusang- 
loob na umamin kung kaya magkaiba rin ang paru- 
sang sinasabi sa Exodo 22:7 at yaong nasa Levitico 
6:1-7. 

Kautusan ng Budhi. Ipinakikita ng Bibliya na 
ang mga tao ay mayroon nito sapagkat ang “kautu- 
san ay nakasulat sa kanilang mga puso.” Yaong mga 
wala sa ilalim ng tuwirang kautusan mula sa Diyos, 
gaya ng Kautusang ibinigay sa pamamagitan ni 
Moises, ay ipinakikita bilang “kautusan sa kanilang 
sarili,” sapagkat “inaakusahan o ipinagdadahilan pa 


KAUTUSAN 


nga” sila ng kanilang mga budhi sa kanilang sariling 
mga kaisipan. (Ro 2:14, 15) Ang budhing ito ay 
ipinaaaninag ng maraming makatarungang kautu- 
san ng mga paganong lipunan, palibhasa'y orihinal 
itong inilakip sa kanilang ninunong si Adan at nai- 
pasa sa pamamagitan ni Noe.---Tingnan ang BUDHI. 

Sa 1 Corinto 8:7, sinasabi ng apostol na si Pablo na 
ang kawalan ng tumpak na kaalamang Kristiyano 
ay maaaring magbunga ng isang mahinang budhi. 
Ang budhi ay maaaring maging isang mahusay 
o di-mahusay na giya, depende sa kaalaman at pag- 
sasanay rito ng isang indibiduwal. (1Ti 1:5, Heb 
5:14) Maaaring madungisan ang budhi ng isang tao 
at, kung magkagayon, maaari siyang iligaw nito. 
(Tit 1:15) Dahil palagi silang kumikilos nang salu- 
ngat sa budhi, pinangyayari ng ilan na maging tu- 
lad ito ng pilat na wala nang pakiramdam, at sa ga- 
yon ay hindi na isang mapagkakatiwalaang giya 
para sundin.--1Ti 4:1, 2. 

"Kautusan ng Kristo.” Sumulat si Pablo: “Pa- 
tuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa't isa, 
at sa gayon ay tuparin ninyo ang kautusan ng Kris- 
to.” (Gal 6:2) Bagaman winakasan ang tipang Ka- 
utusan noong Pentecostes, 33 C.E. ('yamang ang 
pagkasaserdote ay pinapalitan, nagkakaroon din ng 
pangangailangang palitan ang kautusan”: Heb 7:12), 
ang mga Kristiyano naman ay nasa “ilalim ng kau- 
tusan kay Kristo.” (1Co 9:21) Ang kautusang ito ay 
tinatawag na ang “sakdal na kautusan na nauukol 
sa kalayaan,” ang “kautusan ng isang malayang 
bayan,” ang “kautusan ng pananampalataya.” (San 
1:25, 2:12: Ro 3:27) Inihula ng Diyos ang bagong ka- 
utusan na iyon sa pamamagitan ng propetang si Je- 
remias nang tukuyin niya ang isang bagong tipan at 
ang pagsulat ng kaniyang kautusan sa mga puso ng 
kaniyang bayan.---Jer 31:31-34, Heb 8:6-13. 

Tulad ni Moises na tagapamagitan ng tipang Kau- 
tusan, si Jesu-Kristo ang Tagapamagitan ng bagong 
tipan. Isinulat ni Moises ang Kautusan sa anyong ko- 
digo, ngunit si Jesus ay walang isinulat na anumang 
kautusan. Nagsalita siya at inilagay niya ang kani- 
yang kautusan sa isip at puso ng kaniyang mga ala- 
gad. Hindi rin nagtala ang kaniyang mga alagad ng 
mga kautusan na nasa anyong kodigo para sa mga 
Kristiyano, at hindi nila pinangkat-pangkat ang mga 
kautusan sa iba't ibang kategorya. Gayunpaman, 
ang Kristiyanong Griegong Kasulatan ay puno ng 
mga kautusan, mga utos, at mga batas na dapat tu- 
parin ng isang Kristiyano.--Apo 14:12, 1Ju 5:2, 3; 
4:21: 3:22-24: 2Ju 4-6: Ju 13:34, 35, 14:15: 15:14. 

Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga alagad 
na ipangaral ang “mabuting balita ng kaharian.” Ang 
utos niya ay matatagpuan sa Mateo 10:1-42, Lucas 
9:1-6: 10:1-12. Sa Mateo 28:18-20, ibinigay sa mga 
alagad ni Jesus ang isang bagong utos na humayo, 
hindi lamang sa mga Judio, kundi sa lahat ng mga 


KAUTUSAN 


bansa, upang gumawa ng mga alagad at bautismu- 
han sila ng isang bagong bautismo, “sa pangalan ng 
Ama at ng Anak at ng banal na espiritu, na itinutu- 
ro sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na 
iniutos ko sa inyo.” Sa gayon, taglay ang awtorisa- 
syon mula sa Diyos, si Jesus ay nagturo at nagbigay 
ng mga utos samantalang nasa lupa siya (Gaw 1: 
1, 2) at kahit pagkaakyat niya sa langit. (Gaw 9:5, 6, 
Apo 1:1-3) Ang buong aklat ng Apocalipsis ay nag- 
lalaman ng mga hula, mga utos, mga paalaala, at 
mga tagubilin sa kongregasyong Kristiyano. 

Ang “kautusan ng Kristo" ay sumasaklaw sa bu- 
ong landasin ng buhay at gawain ng isang Kristiya- 
no. Sa tulong ng espiritu ng Diyos, maaaring masu- 
nod ng Kristiyano ang mga utos upang mahatulan 
siya nang may pagsang-ayon ng kautusang iyon, sa- 
pagkat “ang kautusan ng espiritung iyon [ang] nag- 
bibigay ng buhay kaisa ni Kristo Jesus.”---Ro 8:2, 4. 

“Kautusan ng Diyos.” Binanggit ng apostol na 
si Pablo na dalawang salik ang nakaiimpluwensiya 
sa pakikipaglaban ng Kristiyano, sa isang panig ay 
ang “kautusan ng Diyos,” o “ang kautusan ng espiri- 
tung iyon na nagbibigay ng buhay,” at sa kabilang 
panig naman ay ang “kautusan ng kasalanan,” o ang 
“kautusan ng kasalanan at ng kamatayan.” Inilalara- 
wan ni Pablo ang pakikipagbakang ito, anupat sina- 
sabing ang makasalanang laman na nahawahan ng 
kasalanan ay alipin ng “kautusan ng kasalanan.” 
“Ang pagsasaisip ng laman ay nangangahulugan ng 
kamatayan,” ngunit “ang Diyos, sa pamamagitan ng 
pagsusugo ng kaniyang sariling Anak sa wangis ng 
makasalanang laman at may kinalaman sa kasala- 
nan, ay humatol sa kasalanan sa laman.” Sa tulong 
ng espiritu ng Diyos, ang Kristiyano ay maaaring 
magwagi sa pakikipaglabang ito--kung mananam- 
palataya siya kay Kristo, anupat pinapatay ang mga 
gawa ng katawan, at namumuhay ayon sa patnubay 
ng espiritu--at maaari siyang magtamo ng buhay. 
--Ro 7:21-8:13. 

Kautusan ng Kasalanan at Kamatayan. Ipi- 
naliliwanag ng apostol na si Pablo na, dahil sa kasa- 
lanan ng ama ng sangkatauhan na si Adan, “ang ka- 
matayan ay namahala bilang hari” mula kay Adan 
hanggang sa panahon ni Moises (noong ibigay ang 
Kautusan) at na inihayag ng Kautusan ang mga 
pagsalansang kung kaya maaari nang paratangan 
ang mga tao ng kasalanan. (Ro 5:12-14: Gal 3:19) 
Ang alituntuning ito, o kautusan ng kasalanan, pa- 
libhasa'y gumagana sa di-sakdal na laman, ay may 
kapangyarihan dito, anupat inihihilig ito tungo sa 
paglabag sa kautusan ng Diyos. (Ro 7:23, Gen 8:21) 
Kamatayan naman ang idinudulot ng kasalanan. (Ro 
6:23: 1Co 15:56) Hindi makapananaig ang kautusan 
ni Moises sa pamamahala ng mga haring kasalanan 
at kamatayan, ngunit darating ang kalayaan at ta- 
gumpay dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng 


60 


Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.---Ro 5:20, 21; 
6:14: 7:8, 9, 24, 25. 

"Kautusan ng Pananampalataya.” Ang “kau- 
tusan ng pananampalataya” ay ipinakikitang naiiba 
“sa [kautusan ng] mga gawa.” Hindi maaabot ng tao 
ang katuwiran sa pamamagitan ng sarili niyang 
mga gawa o ng mga gawa ng Kautusan ni Moises, na 
para bang natamo niya ang katuwiran bilang kaba- 
yaran para sa mga gawa, kundi dumarating ang ka- 
tuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay 
Jesu-Kristo. (Ro 3:27, 28, 4:4, 5: 9:30-32) Gayun- 
man, sinasabi ni Santiago na ang gayong pananam- 
palataya ay dapat lakipan ng mga gawa na resulta 
ng pananampalataya ng isang tao at kasuwato niya- 
on.--San 2:17-26. 

Kautusan ng Asawang Lalaki. Ang isang ba- 
baing may asawa ay may pananagutang sumunod 
sa “kautusan ng kaniyang asawa.” (Ro 7:2; 1Co 7:39) 
Ang simulain ng pagkaulo ng asawang lalaki ay ka- 
pit sa buong organisasyon ng Diyos at matagal nang 
ipinatutupad sa mga sumasamba sa Diyos gayundin 
sa maraming iba pang grupo ng mga tao. Hawak ng 
Diyos ang posisyon ng asawang lalaki sa kaniyang 
“babae,” “ang Jerusalem sa itaas.” (Gal 4:26, 31, Apo 
12:1, 4-6, 13-17) Ang pambansang organisasyon ng 
mga Judio ay nasa katayuan ng isang asawang ba- 
bae na ang asawang lalaki ay si Jehova.---Isa 54:5, 6; 
Jer 31:32. 

Sa kautusan ng mga patriyarka, ang asawang la- 
laki ang di-matututulang ulo ng pamilya, anupat 
nagpapasakop sa kaniya ang asawang babae, baga- 
man maaari itong magbigay ng mga mungkahi, de- 
pende kung sasang-ayon ang asawang lalaki sa mga 
ito. (Gen 21:8-14) “Panginoon” ang itinawag ni Sara 
kay Abraham. (Gen 18:12, 1Pe 3:5, 6) Nagsusuot 
noon ang babae ng talukbong sa ulo bilang tanda ng 
pagpapasakop niya sa kaniyang ulong asawang lala- 
ki.--Gen 24:65, 1Co 11:5. 

Sa ilalim ng Kautusang ibinigay sa Israel, ang asa- 
wang babae ay dapat magpasakop. Maaaring pahin- 
tulutan o pawalang-saysay ng kaniyang asawa ang 
mga panatang binitiwan niya. (Bil 30:6-16) Hindi 
siya maaaring magmana, kundi isinasalin siya kasa- 
ma ng lupaing mana, at sakaling ang manang iyon 
ay tubusin ng isang kamag-anak, kasama rin siya 
roon. (Ru 4:5, 9-11) Hindi niya maaaring diborsiyu- 
hin ang kaniyang asawang lalaki, ngunit may kara- 
patan ang asawang lalaki na diborsiyuhin ang asawa 
nito.---Deu 24:1-4. 

Sa kaayusang Kristiyano, kahilingan para sa mga 
babae na kilalanin ang posisyon ng lalaki at huwag 
itong agawin. Sinasabi ng apostol na si Pablo na ang 
babaing may asawa ay nasa ilalim ng kautusan ng 
asawa nito hangga't ang asawang lalaki ay nabubu- 
hay, ngunit itinatawag-pansin niya na ito'y magi- 
ging malaya pagkamatay ng lalaki, anupat hindi ito 


61 


magiging isang mangangalunya kung muli itong 
mag-aasawa.--Ro 7:2, 3; 1Co 7:39. 

"Makaharing Kautusan.” Wasto lamang na 
ang “makaharing kautusan” ay maging prominente 
at mahalaga sa gitna ng iba pang mga kautusan na 
umuugit sa mga kaugnayan ng isang hari sa mga 
tao. (San 2:8) Pag-ibig ang buod ng tipang Kautusan, 
at ang kautusang “iibigin mo ang iyong kapuwa gaya 
ng iyong sarili” (ang makaharing kautusan) ang ika- 
lawa sa mga utos kung saan nakasalalay ang buong 
Kautusan at ang mga Propeta. (Mat 22:37-40) Baga- 
man wala sa ilalim ng tipang Kautusan, ang mga 
Kristiyano ay sakop ng kautusan ng Haring si Jeho- 
va at ng kaniyang Anak, ang Haring si Jesu-Kristo, 
may kaugnayan sa bagong tipan. 


KAWAKASAN. 


WAKASAN. 


Tingnan ang PANAHON NG KA- 


KAWAL. Isang tao na naglilingkod sa isang huk- 
bo. Sa Hebreong Kasulatan, ang mga tauhan ng mi- 
litar ay kadalasang tinutukoy nang eksakto ayon sa 
espesipikong tungkulin na ginagampanan nila: mga 
kabalyero (Exo 14:9), mga mananakbo (1Sa 22:17), 
mga tagapagpahilagpos (2Ha 3:25), mga lalaking 
humahawak ng sibat at kalasag (2Cr 25:5), mga ma- 
mamana (2Cr 35:23: Job 16:13), o mga mambubu- 
sog (Isa 21:17). Ang salitang Griego para sa “kawal” 
ay stratti-o'tes.--Tingnan ang HUKBO, I. 

Noong panahon ng pamumuno ng Roma sa Judea, 
karaniwan lamang na makakita ng mga kawal doon. 
Yamang sinabi ng isang opisyal ng hukbo sa Caper- 
naum: “Sapagkat ako...ay... may mga kawal sa 
ilalim ko,” ipinahihiwatig nito na may mga kawal na 
nakahimpil doon sa ilalim ng kaniyang pamamaha- 
la. (Mat 8:5-9) May mga hukbong Romano na naka- 
himpil sa Tore ng Antonia sa Jerusalem, na nag- 
silbing isang sentro ng pagkontrol sa mga Judio. 
Nang dumalaw si Pablo sa Jerusalem sa huling pag- 
kakataon, iniligtas siya ng kumandante ng militar 
doon mula sa mga mang-uumog, at muli na naman 
noong sumunod na araw dahil sa panggugulo ng 
mga Pariseo at mga Saduceo. (Gaw 21:30-35, 22:23, 
24: 23:10) Nang masiwalat ang isang pakana laban 
sa buhay ni Pablo, naglaan ang kumandante ng 
mga tagapaghatid na binubuo ng 70 mangangaba- 
yo, 200 kawal, at 200 maninibat upang dalhin si Pa- 
blo hanggang sa Antipatris, anupat mula roon ay 
patuloy siyang sasamahan ng mga mangangabayo 
hanggang sa Cesarea.--Gaw 23:12-33. 

Mga Kawal na Judio. Noon ay mayroon ding 
mga kawal na Judio, kabilang dito yaong mga luma- 
pit kay Juan na Tagapagbautismo at nagtanong, 
“Ano ang aming gagawin?” Posibleng nagsisiyasat 
ang mga ito gaya ng ginagawa ng mga pulis, lalo na 
may kaugnayan sa mga kaugalian o sa paniningil ng 
buwis.--Luc 3:12-14. 


KAWAL 


Noong Patayin at Ilibing si Jesus. Mga ka- 
wal na Romano ang ginamit sa pagpatay kay Je- 
sus, yamang ibinigay siya sa Romanong goberna- 
dor, anupat pinaratangan siya ng sedisyon laban sa 
Roma. Lubha siyang hinamak ng mga kawal na ito, 
anupat nilibak siya, dinuraan siya, at sinaktan siya 
bago nila siya dinala upang ibayubay. (Mat 27:27- 
36; Ju 18:3, 12; 19:32-34) Pinaghati-hatian nila sa 
kanilang sarili ang kaniyang mga panlabas na kasu- 
utan at pinagpalabunutan nila ang kaniyang panlo- 
ob na kasuutan. Maliwanag na apat na kawal ang gi- 
namit mula sa hukbo na nagbayubay kay Jesus. (Ju 
19:23, 24) Palibhasa'y namasdan ang mga kababa- 
laghang naganap at ang mga kalagayan noong ma- 
matay si Jesus, sinabi ng opisyal ng hukbo na na- 
ngasiwa sa pagpatay: “Tiyak na ang taong ito ang 
Anak ng Diyos.” (Mar 15:33-39) Mga kawal na Ro- 
mano rin ang inilagay bilang mga bantay sa libi- 
ngan ni Jesus. (Mat 27:62-66) Kung ang mga bantay 
na ito ay mga Judiong pulis ng templo, hindi na sana 
ipinakipag-usap pa ng mga Judio ang bagay na ito 
kay Pilato. Gayundin, ipinangako ng mga punong 
saserdote na aayusin nila sa gobernador ang mga 
bagay-bagay kung maririnig nito ang tungkol sa 
pagkawala ng katawan ni Jesus.---Mat 28:14. 

Ang Unang Kristiyanong Gentil. Pagkaraan 
ng mga tatlo at kalahating taon, isang kawal na Ro- 
mano, isang senturyon, ang nagsugo ng dalawa sa 
kaniyang mga tagapaglingkod sa bahay at ng “isang 
taimtim na kawal” upang anyayahan si Pedro sa Ce- 
sarea. Habang nangangaral pa sa kanila si Pedro, 
si Cornelio at ang kaniyang sambahayan, walang 
alinlangang kabilang yaong “taimtim na kawal” na 
naglilingkod sa kaniya, ay binuhusan ng banal na 
espiritu at naging ang unang mga miyembro ng 
kongregasyong Kristiyano na kinuha mula sa mga 
Gentil.--Gaw 10:1, 7, 44-48. 

Pagpapalaya kay Pedro. Nang maglaon, ina- 
resto ang apostol na si Pedro sa utos ni Herodes 
Agripa I anupat ibinilanggo siya at pinabantayan sa 
apat na rilyebo ng tig-aapat na kawal. Sa bawat ril- 
yebo, dalawang kawal na bantay ang nagbabantay 
sa pinto ng bilangguan habang dalawa naman ang 
personal na nagbabantay kay Pedro, na nakatanika- 
la sa kanila, isa sa magkabilang panig. Isang anghel 
ang nagpakita nang gabing iyon, kinalag nito ang 
mga tanikala ni Pedro at pinalaya siya mula sa bi- 
langguan. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa 
gitna ng mga kawal, at matapos siyasatin ni Herodes 
ang mga bantay na may pananagutan dito, iniutos 
niya na “dalhin sila upang maparusahan,” mala- 
mang ay upang patayin ayon sa kaugaliang Roma- 
Nno.--Gaw 12:4-10, 18, 19. 

Nagpakita ng Kabaitan kay Pablo. Nang ang 
apostol na si Pablo ay dalhin sa Roma lulan ng 
isang barko dahil sa kaniyang pag-apela kay Cesar, 


KAWALANG-KAPINTASAN 


inilagay siya sa pag-iingat ng isang hukbo ng mga 
kawal sa ilalim ng pamamahala ng isang opisyal ng 
hukbo na nagngangalang Julio na nasa pangkat ni 
Augusto. Pinakitunguhan ng taong ito si Pablo nang 
may kabaitan at pinahintulutan siya nitong pumaro- 
on sa kaniyang mga kaibigan upang tamasahin ang 
kanilang pangangalaga. Maliwanag na noong una ay 
hindi niya pinaniwalaan na may patnubay ng Diyos 
si Pablo, kaya naman mas nakinig siya sa may-ari 
ng barko at sa piloto. Ngunit matapos tangayin ang 
barko ng isang napakalakas na unos at ilang araw 
itong ipaghagisan nang matindi at nang ilahad ni 
Pablo ang pangitain nito kung saan tiniyak na mali- 
ligtas ang buhay ng lahat ng mga nasa barko, ang 
opisyal at ang kaniyang mga tauhan ay nakinig kay 
Pablo. Nang magsimulang mawasak ang barko ma- 
lapit sa Malta, nilayon ng mga kawal na patayin ang 
lahat ng bilanggo, ngunit pinigilan sila ng opisyal na 
si Julio, palibhasa'y nais niyang madalang ligtas si 
Pablo. (Gaw 27:1, 3, 9-11, 20-26, 30, 31, 39-44) Sa 
Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira sa kani- 
yang sariling bahay na inuupahan kasama ang isang 
kawal na nagbabantay sa kaniya.---Gaw 28:16, 30. 

Makasagisag na Paggamit. Nang ipagtanggol 
niya ang kaniyang pagka-apostol sa kaniyang liham 
sa kongregasyon sa Corinto, sumulat si Pablo: “Sino 
nga ang kailanma'y naglilingkod bilang isang kawal 
sa kaniyang sariling gastos?” (1Co 9:7) Bagaman 
hindi tumanggap si Pablo ng materyal na tulong 
mula sa mga taga-Corinto, nangatuwiran siya rito 
na, bilang isang kawal na naglilingkod sa kaniyang 
Panginoong si Kristo, talagang may awtoridad siya 
na tumanggap nito. Itinuring din ni Pablo na mga 
kawal ni Kristo yaong mga nakipagtulungan sa ka- 
niya sa pangangaral ng mabuting balita, anupat ti- 
nawag niya silang kaniyang “mga kapuwa kawal." 
--Fil 2:25: Flm 2. 

Si Timoteo, na inatasan ni Pablo ng mabigat na 
pananagutan, ay sinulatan ng apostol: “Bilang isang 
mabuting kawal ni Kristo Jesus ay makibahagi ka sa 
pagtitiis ng kasamaan. Walang taong naglilingkod 
bilang kawal ang sumasangkot sa mga pangkabuha- 
yang pangangalakal, upang makamit niya ang pag- 
sang-ayon ng isa na nagtala sa kaniya bilang kawal.” 
(2Ti 2:3, 4) Inaasahan ng isang mahusay na kawal 
na daranas siya ng mga kahirapan, at alam niya na 
kailangan siyang maging laging handang magling- 
kod at magbata sa ilalim ng pinakamahihirap na ka- 
lagayan. Hangga't nasa digmaan siya, hindi siya 
maghahanap ng kaalwanan at ng mga bagay na na- 
kalulugod sa kaniya. Ang kaniyang panahon at lakas 
ay nauukol lamang sa pagsunod sa kaniyang pinuno. 
Bukod diyan, tinatalikdan ng isang kawal ang nego- 
syo, bukid, hanapbuhay, o bokasyon upang ma- 
kapaglingkod siya. Hindi siya nakikisangkot sa iba 
pang mga bagay na maglilihis ng kaniyang isip at 


62 


lakas mula sa napakahalagang pakikipaglaban na 
kaniyang itinataguyod. Kung hindi, malamang na 
mangahulugan ito ng kaniyang buhay o ng buhay 
niyaong mga umaasa sa kaniya. Ayon sa mga istor- 
yador, hindi pinahintulutan ang mga kawal na Ro- 
mano na maghanapbuhay at pinagbawalan silang 
maging mga tagapagturo o mga tagapangasiwa ng 
mga ari-arian upang hindi sila mailihis mula sa ka- 
nilang layunin bilang mga kawal. Maging sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko, ang bagong-kasal na lalaki, 
o ang taong hindi pa nakapag-aalay ng kaniyang ba- 
hay o may ubasan na hindi pa niya napag-aanihan 
ng bunga, ay malaya sa paglilingkod militar. At ti- 
yak na hindi magiging mahusay na kawal ang isang 
taong matatakutin at masisiraan lamang ng loob 
ang kaniyang mga kapuwa kawal dahil sa kaniya, sa 
dahilang ito, sa ilalim ng Kautusan, ang gayong tao 
ay malaya sa paglilingkod militar. (Deu 20:5-8) Kaya 
madaling mauunawaan ng mga Kristiyano, kapuwa 
ng Judio at ng Gentil, ang puwersa ng ilustrasyon ni 
Pablo. 

Sa isang liham sa mga taga-Efeso, malinaw na bi- 
nalangkas ni Pablo na ang pakikipaglaban ng kawal 
na Kristiyano ay hindi laban sa dugo at laman kun- 
di laban sa “balakyot na mga puwersang espiritu sa 
makalangit na mga dako.” Samakatuwid, ang baluti 
na kailangan para sa pakikipaglabang ito ay hindi 
maaaring manggaling sa sanlibutan, kundi ito'y da- 
pat na ang baluti mula sa Diyos na Jehova, na siyang 
nagbibigay ng tagumpay sa ilalim ng kaniyang Ku- 
mandante ng hukbo, si Jesu-Kristo.---Efe 6:11-17. 


KAWALANG-KAPINTASAN. Ang isang sa- 
litang Hebreo na isinasalin bilang “walang kapinta- 
san” ay tam. Ginamit ito may kinalaman sa ulirang 
katayuan ni Job sa moral at may kaugnayan sa wa- 
lang-kapintasang kagandahan ng Shulamita. (Job 1: 
1, 8, Sol 5:2: 6:9) Dahil sa mapayapa at tahimik na 
pamumuhay ni Jacob sa mga tolda na kabaligtaran 
naman ng lagalag at mapagsapalarang pamumuhay 
ng kapatid niya bilang isang mangangaso, siya ay 
tinukoy na walang kapintasan. (Gen 25:27) Ang isa 
pang salitang Hebreo na isinasalin kung minsan bi- 
lang “walang kapintasan" ay ta:mim' anupat mayro- 
on itong diwa ng pagiging “walang pagkukulang, 
malusog, sakdal.” (Kaw 2:21; 11:5, 20) Ang mga sa- 
litang Hebreo na tam at tamim' ay nagmula sa 
pandiwang salitang-ugat na tamam’, na nanganga- 
hulugang “maging ganap, matapos, sumapit sa ka- 
sukdulan, malipol.” (Aw 19:13, 1Ha 6:22, Isa 18:5, 
Jer 24:10, ihambing ang 1Sa 16:11, kung saan ang 
parirala na isinaling “Ito na bang lahat ang mga ba- 
tang lalaki?” ay literal na nangangahulugang “Kum- 
pleto na ba ang mga batang lalaki?”) Sa Griegong 
Septuagint, ang salitang Hebreo na tam ay isinasa- 
lin kung minsan bilang a memptos. (Job 1:1, 8; 2:3; 


63 


9:20) Lumilitaw rin sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan ang ilang anyo ng salitang ito at maaari itong 
bigyang-katuturan bilang “walang kapintasan, wa- 
lang kakulangan.”--Luc 1:6, Fil 3:6, Heb 8:7; ting- 
nan ang KASAKDALAN. 

Kapag ginagamit upang ilarawan ang mga tao, 
ang terminong “walang kapintasan” ay dapat na itu- 
ring na relatibo at hindi ganap. Bumuo ang nagdu- 
rusang si Job ng maling mga palagay tungkol kay 
Jehova, anupat kalakip sa mga ito ang hinggil sa pa- 
raan ng pakikitungo ng Makapangyarihan-sa-lahat 
sa mga walang kapintasan. (Job 9:20-22) Nagpama- 
las naman si Zacarias, na ama ni Juan na Tagapag- 
bautismo, ng kawalang-pananampalataya sa kapa- 
hayagan ni Jehova sa pamamagitan ng anghel na si 
Gabriel. (Luc 1:18-20) Gayunpaman, tinukoy pa rin 
sina Job at Zacarias bilang walang kapintasan, ya- 
mang nakatugon sila sa inaasahan ni Jehova sa mga 
tao na bagaman tapat ay may bahid ng di-kasakda- 
lan.--Job 1:1, Luc 1:6. 

Sa pangmalas ng kaniyang mga kapanahong Ju- 
dio, walang kapintasan si Pablo bago siya naging 
isang alagad ni Jesu-Kristo. Ginagawa niya ang ipi- 
nag-uutos ng Kautusan, anupat ginagampanan niya 
ang mga pananagutang iniatang sa kaniya at iniiwa- 
san niya ang ipinagbabawal. (Fil 3:6) Ngunit si Pablo 
ay hindi nagtatamasa noon ng isang walang kapin- 
tasang katayuan sa harap ni Jehova. Nagkakasala 
siya noon nang malubha bilang isang mang-uusig 
ng mga kapatid ni Kristo at bilang isang mamumu- 
song at isang taong walang pakundangan.--1ITi 1: 
13, 15. 

Nalulugod ang Kataas-taasan sa mga taong ang 
paggawi ay nagpapabanaag ng kanilang espirituwal 
na kalusugan, ng kanilang kadalisayan, at ng kani- 
lang kawalang-kapintasan. (Kaw 11:20) Dahil dito, 
mahalaga na ang mga Kristiyano ay mamuhay nang 
walang kapintasan, anupat malaya sa anumang ma- 
katuwirang paghatol.--Fil 2:15: 1Te 5:23. 


KAWALANG-KASIRAAN [sa Ingles, incor- 
ruption]. Ang katangian ng isang katawan na hindi 
dumaranas ng pagkabulok, pagkasira, o pagkapuksa. 

Ang tuwirang mga pagtukoy sa kawalang-kasira- 
an ay sa Kristiyanong Griegong Kasulatan lamang 
makikita. Doon, ang salitang ito ay isinalin mula sa 
Griegong aphtharsi'a, na binubuo ng negatibong 
unlaping a at ng isang anyo ng phthei'ro. Ang hu- 
ling salitang ito ay nangangahulugang “pasamain” 
(2Co 7:2) o “sirain” (1Co 15:33), samakatuwid ay iba- 
ba ang uri o kalagayan, gayundin, “patayin” o “puk- 
sain.” (2Pe 2:12) Ginamit din ang anyong pang-uri 
na a'phthartos (walang-kasiraan). 

Kasiraan at Pagiging Nasisira. Kapag isinasa- 
alang-alang ang kawalang-kasiraan, makatutulong 
kung susuriin muna ang mga terminong Griego 


KAWALANG-KASIRAAN 


para sa kasiraan at pagiging nasisira. Tandaan na 
may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging sira [cor- 
rupt] ng isang bagay at sa pagiging nasisira [corrup- 
tible] nito. 

Ang kasiraan at pagiging nasisira ay maaaring tu- 
mukoy sa mga bagay na materyal at sa mga bagay 
na hindi materyal. Ang koronang hinahangad ng 
mga atletang Griego ay nasisira---nalalanta, natutu- 
yot, o nabubulok. (1Co 9:25) Kahit ang ginto (na na- 
tutunaw sa aqua regia) at pilak ay nasisira. (1Pe 
1:18, ihambing ang San 5:3.) Ang mga barko ay ma- 
aaring ‘mawasak’ o, sa literal, “lubusang masira” 
(mula sa anyong intensive ng di-a-phthei'ro), anupat 
nagigiba ang kanilang istraktura. (Apo 8:9) Ginaga- 
mit din ang salitang Griegong ito may kinalaman sa 
'pagpapahamak” sa lupa. (Apo 11:18) Ang tao, na 
isang nilalang na laman, ay maaaring masira. (Ro 
1:23) Sa kaniyang di-sakdal na kalagayan, ang kani- 
yang katawan ay maaaring dumaranas ng nakapi- 
pinsalang mga sakit at sa bandang huli ay naaagnas 
at nabubulok ito sa kamatayan. (Gaw 13:36) Tungkol 
naman sa mga bagay na hindi materyal, ang mabu- 
buting ugali ay maaaring sumama, o masira, dahil 
sa masasamang kasama. (1Co 15:33) Ang pag-iisip 
ng mga tao ay maaaring mapasama, anupat nailili- 
his mula sa kataimtiman, kalinisan, at katotohanan 
(2Co 11:3, 1Ti 6:5, 2Ti 3:8), na nauuwi sa kabulukan 
sa moral, ang pagsama ng personalidad ng indibidu- 
wal.--Efe 4:22: Jud 10. 

Kahit ang katawan ng sakdal na mga tao ay maa- 
aring masira, samakatuwid nga, maaaring malipol 
o mapuksa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng 
apostol na si Pablo na ang binuhay-muling si Jesus 
ay “itinalagang huwag nang bumalik pa sa kasiraan” 
(Gaw 13:34), samakatuwid nga, hindi na siya muling 
mabubuhay sa isang nasisirang katawang-tao. Ta- 
nging dahil sa pagkilos ng Diyos kung kaya hin- 
di nakakita ng kasiraan sa libingan ang makalu- 
pang katawang laman ng kaniyang Anak. (Gaw 2:31, 
13:35-37) Gayunman, hindi pinreserba ang kata- 
wang iyon upang gamitin ng binuhay-muling si Je- 
sus, yamang sinabi ng apostol na si Pedro na si Jesus 
ay “pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu.” 
(IPe 3:18) Kung gayon, lumilitaw na makahima- 
lang pinaglaho ng Diyos ang katawang iyon, anupat 
hindi niya iyon hinayaang mabulok.-- Tingnan ang 
KATAWAN (Ang Katawang Laman ni Kristo). 

Ang mga anghel, bagaman mga espiritung nila- 
lang, ay ipinakikitang may mga katawan na ma- 
aaring masira, yamang sinasabi na maaari silang 
dumanas ng pagkapuksa.---Mat 25:41, 2Pe 2:4; iham- 
bing ang Luc 4:33, 34. 

Pagkaalipin ng tao sa kasiraan. Kahit noong 
sakdal pa si Adan, ang katawang taglay niya ay ma- 
aaring masira. Napasailalim lamang siya sa “pagka- 
alipin sa kasiraan” noong maghimagsik siya laban sa 


KAWALANG-PAGTATANGI 


Diyos, at naisalin niya ang kalagayang ito sa lahat 
ng kaniyang supling, ang sangkatauhan. (Ro 8:20- 
22) Ang pagkaaliping ito sa kasiraan ay resulta 
ng kasalanan o pagsalansang (Ro 5:12) at nagdudu- 
lot ng di-kasakdalan ng laman na humahantong sa 
panghihina, sakit, pagtanda, at kamatayan. Dahil 
dito, ang isa na ‘naghahasik may kinalaman sa la- 
man ay mag-aani ng kasiraan mula sa kaniyang la- 
man" at hindi siya magtatamo ng buhay na walang 
hanggan na ipinangako sa mga naghahasik may ki- 
nalaman sa espiritu.---Gal 6:8, ihambing ang 2Pe 2: 
12, 18, 19. 

Kung Paano Magtatamo ng Kawalang-Kasira- 
an ang mga Kristiyano. Gaya ng nabanggit na, 
hindi tuwirang tinutukoy ng Hebreong Kasulatan 
ang kawalang-kasiraan, at lagi nitong idiniriin ang 
pagiging mortal ng kaluluwang tao. Dahil dito, bi- 
nanggit ni Pablo na si Kristo Jesus ay “nagpasikat ng 
liwanag sa buhay at kawalang-kasiraan sa pamama- 
gitan ng mabuting balita.” (2Ti 1:10) Sa pamamagi- 
tan ni Jesus, isiniwalat ng Diyos ang sagradong li- 
him ng kaniyang layunin na pagkalooban ang mga 
pinahirang Kristiyano ng pribilehiyong maghari sa 
langit kasama ng kaniyang Anak. (Luc 12:32, Ju 14: 
2, 3, ihambing ang Efe 1:9-11.) Nang ang kanilang 
Tagapagligtas na si Jesu-Kristo ay buhaying-muli 
mula sa mga patay, binigyan ng Diyos ang mga 
Kristiyanong iyon ng buhay na pag-asa ng “isang 
walang-kasiraan at walang-dungis at walang-kupas 
na mana na nakataan sa langit.” (1Pe 1:3, 4, 18, 19, 
ihambing ang 1Co 9:25.) Ang mga Kristiyanong 
iyon ay ipinanganganak muli habang nasa laman 
pa, samakatuwid nga, pinagkakalooban ng katayuan 
bilang espirituwal na mga anak ng Diyos, anupat ipi- 
nanganganak sa pamamagitan ng “walang-kasira- 
ang binhi sa pag-aanak, sa pamamagitan ng sali- 
ta ng buhay at namamalaging Diyos."--IPe 1:23, 
ihambing ang 1Ju 3:1, 9. 

Bagaman pinakikitunguhan sila ng Diyos bilang 
kaniyang espirituwal na mga anak at bagaman tag- 
lay nila ang pangako ng isang manang walang- 
kasiraan, ang mga Kristiyanong ito na tinawag sa 
makalangit na Kaharian ay hindi nagtataglay ng 
imortalidad o kawalang-kasiraan habang naririto pa 
sila sa lupa sa katawang laman. Ito'y sapagkat “nag- 
hahanap [pa sila] ng kaluwalhatian at karangalan at 
kawalang-kasiraan sa pamamagitan ng pagbabata 
sa gawang mabuti.” (Ro 2:6, 7) Maliwanag na ang hi- 
nahanap nilang “kawalang-kasiraan” ay hindi la- 
mang nangangahulugan ng pagiging malaya sa ka- 
siraan, o katiwalian, sa moral. Sa pamamagitan ng 
pagsunod sa halimbawa ni Kristo at pananampala- 
taya sa kaniyang haing pantubos, ang mga Kristiya- 
nong ito ay “nakatakas na mula sa kasiraan na nasa 
sanlibutan dahil sa masamang pita.” (2Pe 1:3, 4) 'Ini- 
ibig nila ang ating Panginoong Jesu-Kristo sa ka- 


64 


walang-kasiraan' at nagpapakita sila ng kawalang- 
kalikuan sa kanilang turo.” (Efe 6:24: Tit 2:7, 8) 
Ipinakikita sa unang liham ni Pablo sa mga taga- 
Corinto na ang kawalang-kasiraan (pati na ang kalu- 
walhatian at karangalan) na hinahanap nila sa pa- 
mamagitan ng pagbabata nang tapat ay nauugnay 
sa pagluwalhati sa kanila sa panahon ng kanilang 
pagkabuhay-muli bilang aktuwal na espiritung mga 
anak ng Diyos. 

Binubuhay Tungo sa Imortalidad at Kawa- 
lang-Kasiraan. Naging imortal si Kristo Jesus 
nang buhayin siyang muli mula sa mga patay, anu- 
pat mula noon ay nagkaroon siya ng “isang buhay 
na di-masisira.” (1Ti 6:15, 16, Heb 7:15-17) Bilang 
“eksaktong larawan ng .. . mismong sarili” ng kani- 
yang Ama, na siyang Diyos na walang kasiraan (Heb 
1:3, 1Ti 1:17), ang binuhay-muling si Jesus ay nag- 
tatamasa rin ng kawalang-kasiraan. 

Yamang ang mga kasamang tagapagmana ni Je- 
sus ay nagiging kaisa niya sa wangis ng kaniyang 
pagkabuhay-muli, sila rin ay bubuhaying-muli hindi 
lamang tungo sa buhay na walang hanggan bilang 
mga espiritung nilalang kundi tungo sa imortali- 
dad at kawalang-kasiraan. Palibhasa sila'y namu- 
hay, naglingkod nang tapat, at namatay taglay ang 
nasisirang mga katawang-tao, tatanggap naman sila 
ng di-nasisirang mga katawang espiritu, gaya ng 
maliwanag na sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto 15:42- 
54. Samakatuwid, maliwanag na ang imortalidad ay 
tumutukoy sa kalidad ng buhay na tatamasahin nila, 
na walang-katapusan at di-masisira, samantalang 
lumilitaw na ang kawalang-kasiraan ay may kinala- 
man sa organismo o katawan na ibibigay sa kanila 
ng Diyos, isa na likas na hindi mabubulok, masisira, 
o mapupuksa. Kung gayon, lumilitaw na pagkakalo- 
oban sila ng Diyos ng kapangyarihang sustinihan 
ang kanilang sarili, anupat hindi na sila aasa sa iba 
pang pinagmumulan ng enerhiya di-tulad ng iba ni- 
yang mga nilalang na laman at espiritu. Ito'y isang 
nakaaantig na katibayan ng tiwala ng Diyos sa kani- 
la. Gayunman, ang gayong independiyente at di- 
mapupuksang pag-iral ay hindi nangangahulugan 
na wala nang kontrol sa kanila ang Diyos. Sila, gaya 
ng kanilang Ulo na si Kristo Jesus, ay patuloy na 
magpapasakop sa kalooban at patnubay ng kani- 
lang Ama.---1Co 15:23-28, tingnan ang IMORTALIDAD, 
KALULUWA. 


KAWALANG-PAGTATANGI |sa Ingles, im- 
partiality]. Kawalan ng kinikilingan o paboritismo, 
patas na pakikitungo. Ang kawalang-pagtatangi ay 
ang hindi pagpapahintulot na ang posisyon, kakaya- 
hang magsalita nang mahusay, yaman, suhol, o, sa 
kabilang panig, sentimyento para sa isang dukha 
o kaya'y sa isang tao na nasa di-kaayaayang kalaga- 
yan, ay makaimpluwensiya sa paghatol o mga pag- 


65 


kilos ng isa upang paboran ang isang indibiduwal. 
Tinitiyak ng kawalang-pagtatangi na lahat ay pina- 
kikitunguhan kasuwato ng kung ano ang patas at 
makatarungan, ayon sa kung ano ang nararapat sa 
bawat isa at pangangailangan ng bawat isa.--Kaw 
3:27. 

Ang pananalitang Hebreo na nasa” pa-nim, isina- 
ling “pakitunguhan nang may pagtatangi, ay lite- 
ral na nangangahulugang “itaas ang mukha.” (Lev 
19:15) Noon, ang isang paraan ng pagbati ng mga 
taga-Silangan ay ang mapagpakumbabang pagyu- 
kod at paghaharap ng mukha sa lupa. Bilang tanda 
ng pagtanggap at pagkilala sa pagbati, itinataas, 
o iniaangat, niyaong binati ang mukha niyaong yu- 
mukod. (Ihambing ang Gen 32:20, kung saan ang 
pariralang Hebreo na literal na nangangahulugang 
“itaas ang mukha” ay isinalin bilang “magpakita ng 
magiliw na pagtanggap.') Nang maglaon, ang pana- 
nalitang ito ay ginamit na nang may paghamak, 
kapag ang tinutukoy ay ang tiwali at may-kiniki- 
lingang pakikitungo. Ang pariralang Hebreo na na- 
khar’ panim’ (isinaling 'magtangi, ngunit literal na 
nangangahulugang “kilalanin ang mukha") ay gina- 
mit din sa gayong diwa. (Deu 1:17, 16:19) Ang pana- 
nalitang Griego na lam-ba'no pro'so'pon ('magpaki- 
ta ng pagtatangi’; sa literal, “kunin o tanggapin ang 
mukha") ay itinulad naman sa Hebreo. (Luc 20:21: 
ihambing ang Int.) Ang mga anyong tambalan ng 
dalawang salitang ito ay isinasalin bilang “pagtata- 
ngi, paboritismo” (Ro 2:11, San 2:1), “magpakita ng 
paboritismo” (San 2:9), at “nagtatangi” (Gaw 10:34). 
--Ihambing ang Int. 

Hindi Nagtatangi si Jehova. Sinasabi ni Je- 
hova na siya ay “hindi nakikitungo kaninuman nang 
may pagtatangi ni tumatanggap man ng suhol.” 
(Deu 10:17, 2Cr 19:7) Nang ang apostol na si Pedro 
ay isugo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting 
balita sa di-tuling Gentil na si Cornelio, sinabi niya: 
“Tunay ngang napag-uunawa ko na ang Diyos ay 
hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na 
natatakot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay 
kaayaaya sa kaniya.”--Gaw 10:34, 35; Ro 2:10, 11. 

Hindi maaaring kuwestiyunin ang mga pasiya at 
mga pagkilos ni Jehova, ang Maylalang at Kadaki- 
dakilaan. Magagawa niya sa kaniyang mga nilalang 
ang anumang kalugdan niya at wala siyang anu- 
mang pagkakautang kaninuman. (Ro 9:20-24, 11:33- 
36, Job 40:2) Nakikitungo siya sa mga indibiduwal 
o mga grupo, maging sa mga bansa, ayon sa kani- 
yang layunin at sa kaniyang sariling takdang pana- 
hon. (Gaw 17:26, 31) Gayunpaman, hindi nagtatangi 
ang Diyos. Ginagantimpalaan niya ang bawat tao, 
hindi ayon sa panlabas na anyo o mga pag-aari nito, 
kundi ayon sa kung ano ito at kung ano ang ginaga- 
wa nito. (1Sa 16:7; Aw 62:12, Kaw 24:12) Sinu- 
sundan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo ang 


KAWALANG-PAGTATANGI 


gayunding landasin ng kawalang-pagtatangi.---Mat 
16:27. 

Hindi itinangi ang Israel. 8 Pinanghahawakan 
ng ilang tao na si Jehova ay nakitungo nang may 
pagtatangi dahil ginamit at pinaboran niya ang Is- 
rael bilang kaniyang bayan noong sinaunang mga 
panahon. Gayunman, isisiwalat ng isang matapat na 
pagsusuri sa kaniyang mga pakikitungo sa Israel na 
mali ang gayong paratang. Pinili at pinakitunguhan 
ni Jehova ang Israel, hindi dahil sa kanilang kadaki- 
laan at dami, kundi dahil sa kaniyang pag-ibig at 
pagpapahalaga sa pananampalataya at pagkamata- 
pat ng kaniyang kaibigang si Abraham, ang ninuno 
ng mga ito. (San 2:23) Gayundin, pinagpakitaan 
niya sila ng mahabang pagtitiis dahil inilagay niya 
sa kanila ang kaniyang pangalan. (Deu 7:7-11, Eze 
36:22, Deu 29:13, Aw 105:8-10) Kapag masunurin 
ang Israel, pinagpapala sila nang higit kaysa sa mga 
bansang wala sa ilalim ng Kautusan. Kapag masu- 
wayin naman ang Israel, naging matiisin at maawa- 
in ang Diyos, gayunpama'y pinarurusahan niya sila. 
At bagaman kinalulugdan ang kanilang posisyon, 
mas mabigat ang kanilang pananagutan sa harap 
ng Diyos dahil taglay nila ang pangalan ng Diyos at 
dahil nasa ilalim sila ng Kautusan. Ito'y sapagkat 
may dalang mga sumpa ang Kautusan laban sa isa 
na lumalabag nito. Nasusulat: “Sumpain ang hindi 
tutupad sa mga salita ng kautusang ito sa pamama- 
gitan ng pagsasagawa ng mga iyon.” (Deu 27:26) 
Dahil sa paglabag nila sa Kautusan, ang mga Judio 
ay napasailalim ng sumpang ito, anupat karagdagan 
ito sa hatol sa kanila bilang mga supling ng maka- 
salanang si Adan. (Ro 5:12) Sa gayon, upang matu- 
bos ang mga Judio mula sa pantanging kapansa- 
nang ito, hindi lamang kinailangang mamatay si 
Kristo kundi kinailangan din siyang mamatay sa 
isang pahirapang tulos, gaya ng ipinaliliwanag ng 
apostol na si Pablo sa Galacia 3:10-13. 

Kaya nga, hindi itinangi ng Diyos ang Israel. Gi- 
nagamit noon ng Diyos ang Israel sa layuning pag- 
palain ang lahat ng mga bansa. (Gal 3:14) Sa pama- 
magitan nito, sa totoo ay gumagawa ang Diyos para 
sa kapakinabangan ng mga tao ng lahat ng mga 
bansa sa kaniyang takdang panahon. Kasuwato nito, 
sinasabi ng apostol: “Siya ba ay Diyos ng mga Judio 
lamang? Hindi ba gayundin siya sa mga tao ng mga 
bansa? Oo, sa mga tao rin ng mga bansa, kung to- 
toong ang Diyos ay iisa, na siyang magpapahayag 
na ang mga taong tuli ay matuwid dahil sa pana- 
nampalataya at na ang mga taong di-tuli ay matu- 
wid sa pamamagitan ng kanilang pananampalata- 
ya.” (Ro 3:29, 30) Karagdagan pa, sa sinaunang 
Judiong komonwelt, ang mga tao mula sa ibang mga 
bansa ay maaaring mapasailalim ng pabor at pagpa- 
pala ng Diyos kung sasambahin nila si Jehova na 


KAWALANG-PAGTATANGI 


Diyos ng Israel at tutuparin nila ang kaniyang kau- 
tusan, gaya ng ginawa ng mga Gibeonita, ng mga 
Netineo (nangangahulugang “Mga Ibinigay"), at ng 
maraming naninirahang dayuhan.---Jos 9:3, 27: 1Ha 
8:41-43: Ezr 8:20, Bil 9:14. 

Bagaman matiisin at maawain si Jehova, anupat 
paulit-ulit niyang tinatanggap ang Israel kapag nag- 
sisisi ang mga ito, tuluyan niya silang itinakwil 
bilang bayang nagtataglay ng kaniyang pangalan. 
(Luc 13:35, Ro 11:20-22) Kumakapit dito ang pana- 
nalita ng apostol: “Ibibigay niya sa bawat isa ang 
ayon sa kaniyang mga gawa: . . . poot at galit, kapig- 
hatian at kabagabagan, sa kaluluwa ng bawat tao na 
gumagawa niyaong nakapipinsala, sa Judio muna at 
gayundin sa Griego, ngunit kaluwalhatian at kara- 
ngalan at kapayapaan para sa bawat isa na gumaga- 
wa ng mabuti, para sa Judio muna at gayundin para 
sa Griego. Sapagkat walang pagtatangi ang Diyos.” 
-Ro 2:6-11. 

Kaya, bagaman waring nagsisiwalat ng pagtata- 
ngi ang isang mababaw at makitid na pangmalas 
sa mga pakikitungo ng Diyos, inihahayag ng mas 
malalim at malawak na pangmalas ang kahanga- 
hangang kawalang-pagtatangi at katarungan na hi- 
git pa sa anumang maiisip ng tao. Kay husay nga ng 
kaniyang mga ginawa upang ang buong sangkatau- 
han ay magkaroon ng pagkakataong tumanggap ng 
pabor at buhay mula sa kaniya!--Isa 55:8-11: Ro 
11:33. 

Hindi itinangi si David. (Gaya ng sinabi ni 
Jehova kay Moises, Siya ay Diyos na sa anumang pa- 
raan ay walang pinaliligtas sa kaparusahan para sa 
paggawa ng masama. (Exo 34:6, 7: Col 3:25) Maging 
ang minamahal niyang lingkod na si David, na sa 
kaniya ay nakipagtipan si Jehova ukol sa kaharian, 
ay hindi pinaligtas ng Diyos. Pinarusahan niya nang 
matindi si David dahil sa mga pagkakasala nito. Ma- 
tapos magkasala si David laban sa Diyos may kaug- 
nayan kay Bat-sheba at sa asawa nitong si Uria, si- 
nabi ni Jehova sa kaniya: “Narito, magbabangon ako 
laban sa iyo ng kapahamakan mula sa iyong sariling 
sambahayan, at kukunin ko ang iyong mga asawa sa 
iyong paningin at ibibigay ko sila sa iyong kapuwa, 
at sisipingan nga niya ang iyong mga asawa sa pa- 
ningin ng araw na ito. Samantalang kumilos ka 
nang palihim, gagawin ko naman ang bagay na ito 
sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw.”---2Sa 
12:11, 12. 

Isinisiwalat ng ulat ng Bibliya na talagang duma- 
nas si David ng maraming kabagabagan mula sa sa- 
rili niyang pamilya. (2Sa kab 13-18, 1Ha 1) Bagaman 
hindi siya pinatay ng Diyos, bilang paggalang sa ti- 
pang kaharian na Kaniyang ipinakipagtipan kay Da- 
vid (2Sa 7:11-16), dumanas naman si David ng la- 
bis-labis na kalumbayan. Gaya ng sinabi ng isang 


66 


naunang lingkod ng Diyos na si Elihu: “May Isa na 
hindi nagpapakita ng pagtatangi sa mga prinsipe.” 
(Job 34:19) Gayunman, salig sa dumarating na hain 
ni Jesu-Kristo, mapatatawad ng Diyos si David at 
mapananatili pa rin Niya ang Kaniyang sariling ka- 
tarungan at katuwiran. (Ro 3:25, 26) Sa pamama- 
gitan ng hain ng kaniyang Anak, ang Diyos ay 
may makatarungan at walang-pagtatanging saligan 
upang pawalang-bisa ang kamatayan ni Uria at ng 
iba pa, anupat sa katapus-tapusan, walang sinuman 
ang di-makatarungang magdurusa.--Gaw 17:31. 

Payo sa mga Hukom. Mariing nagpayo si Je- 
hova sa mga hukom sa Israel may kinalaman sa ka- 
walang-pagtatangi. Noon, ang mga hukom ay nasa 
ilalim ng mahigpit na utos: “Huwag kayong mag- 
tatangi sa paghatol.” (Deu 1:17: 16:19, Kaw 18:5, 
24:23) Hindi sila dapat magpakita ng pagtatangi sa 
isang taong dukha dahil lamang sa kaniyang karuk- 
haan, dahil sa sentimyento o dahil sa pagtatangi la- 
ban sa mayaman. Ni dapat man nilang paboran ang 
isang taong mayaman dahil sa kaniyang kayama- 
nan, anupat marahil ay pinaluluguran ito para sa ka- 
niyang pabor, para sa suhol, o dahil sa takot sa ka- 
niyang kapangyarihan o impluwensiya. (Lev 19:15) 
Nang dakong huli ay hinatulan ng Diyos ang di-tapat 
na Levitikong mga saserdote sa Israel dahil sa pag- 
labag nila sa kaniyang kautusan at, gaya ng partiku- 
lar niyang itinawag-pansin, dahil nagpakita sila ng 
pagtatangi, yamang gumanap sila bilang mga hu- 
kom sa lupain.---Mal 2:8, 9. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Sa kongrega- 
syong Kristiyano, ang kawalang-pagtatangi ay 
isang kautusan, ang pagpapakita ng paboritismo ay 
isang kasalanan. (San 2:9) Yaong mga nagkasala ng 
mga gawa ng paboritismo ay nagiging “mga hukom 
na naggagawad ng mga balakyot na pasiya.” (San 
2:1-4) Hindi taglay ng gayong mga tao ang karunu- 
ngan mula sa itaas, na malaya mula sa mga pagta- 
tangi-tangi. (San 3:17) Yaong mga may mabibigat 
na posisyon sa kongregasyon ay nasa ilalim ng ma- 
selan na pananagutan na iniatang ng apostol na 
si Pablo kay Timoteo, isang tagapangasiwa: “May- 
kataimtiman kitang inuutusan sa harap ng Diyos at 
ni Kristo Jesus at ng piniling mga anghel na tuparin 
ang mga bagay na ito nang hindi patiunang huma- 
hatol, na walang anumang ginagawang pagkiling.” 
Lalo na itong kumakapit kapag nagsasagawa ng 
mga hudisyal na paglilitis sa kongregasyon.--1Ti 
5:19-21. 

“Humahanga sa mga personalidad para sa 
sariling kapakinabangan.” Ang paglabag sa si- 
mulain ng kawalang-pagtatangi ay maaaring mag- 
bunga ng pinakamatinding kahatulan. Inilalarawan 
ng kapatid sa ina ni Jesus na si Judas ang mga tao 
na “mga mapagbulong, mga reklamador tungkol sa 
kanilang kalagayan sa buhay, lumalakad ayon sa 
kanilang sariling mga pagnanasa, at ang kanilang 


67 


mga bibig ay nagsasalita ng mapagmalaking mga 
bagay, habang sila ay humahanga sa mga persona- 
lidad alang-alang sa kanilang sariling kapakinaba- 
ngan.” (Jud 16) Ang mga taong ito ay tinutukoy bi- 
lang “ang mga gumagawa ng mga paghihiwalay, 
mga taong makahayop, na walang espirituwalidad.” 
(Jud 19) Maaaring maimpluwensiyahan ng gayong 
mga tao ang iba sa pamamagitan ng kanilang ma- 
pagmalaking mga salita at ng kanilang paghanga sa 
mga personalidad, gaya niyaong mga inilalarawan 
ni Pablo bilang mga taong “may-katusuhang puma- 
pasok sa mga sambahayan at dinadala bilang kani- 
lang mga bihag ang mahihinang babae na lipos ng 
mga kasalanan, naakay ng iba't ibang pagnanasa.” 
(2Ti 3:6) Pagkapuksa ang naghihintay sa kanila. 
—Jud 12, 13. 

“Karapat-dapat sa dobleng karangalan” 
--Paano? Dahil sa mga bagay na ito, paano kiki- 
lalanin niyaong mga nasa kongregasyong Kristiyano 
ang matatandang lalaki na namumuno sa mahusay 
na paraan bilang “karapat-dapat sa dobleng kara- 
ngalan, lalo na yaong mga nagpapagal sa pagsasali- 
ta at pagtuturo”? (1Ti 5:17) Ito'y hindi dahil sa per- 
sonalidad ng mga taong ito o dahil sa kanilang 
kakayahan, kundi dahil sa kanilang sikap at pagpa- 
pagal sa karagdagang mga pananagutan na iniatang 
sa kanila. Dapat igalang ang mga kaayusan at mga 
pag-aatas ng Diyos. Ang gayong mga lalaki ay da- 
pat na tumanggap ng pantanging pakikipagtulu- 
ngan at suporta upang maisakatuparan nila ang ga- 
wain ng kongregasyon ng Diyos. (Heb 13:7, 17) 
Itinatawag-pansin ni Santiago na kapatid sa ina ni 
Jesus na ang mga guro sa kongregasyon ay may 
mabigat na pananagutan sa Diyos, anupat tatang- 
gap sila ng mas mabigat na hatol. (San 3:1) Kaya 
naman nararapat lamang na sila ay pakinggan, sun- 
din, at bigyang-dangal. Sa katulad na dahilan, dapat 
parangalan at igalang ng asawang babae ang kani- 
yang asawang lalaki, na siyang pinagkalooban ng 
Diyos ng pananagutan sa sambahayan at hahatulan 
Niya alinsunod dito. (Efe 5:21-24, 33) Ang pag-uukol 
ng gayong paggalang sa mga lalaki na inilalagay ng 
kaayusan ng Diyos sa mabibigat na posisyon ay hin- 
di pagtatangi. 

Paggalang sa mga tagapamahala. Sinasabi- 
han din ang mga Kristiyano na igalang nila ang mga 
tagapamahala ng mga pamahalaan ng tao. Ito'y hin- 
di dahil sa personal na mga katangian ng mga taong 
ito, yamang ang ilan sa kanila ay maaaring tiwali, ni 
ito man ay dahil maaaring nasa posisyon ang mga 
ito upang magkaloob ng pantanging mga pabor. Igi- 
nagalang ng mga Kristiyano ang mga tagapamaha- 
la dahil ipinag-uutos ito ng Diyos: at dahil din sa ka- 
nilang katungkulan. Sinasabi ng apostol: “Ang bawat 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


kaluluwa ay magpasakop sa nakatataas na mga aw- 
toridad, sapagkat walang awtoridad malibang sa pa- 
mamagitan ng Diyos, ang umiiral na mga awtoridad 
ay inilagay ng Diyos sa kanilang relatibong mga po- 
sisyon. Kaya nga siya na sumasalansang sa awtori- 
dad ay naninindigan laban sa kaayusan ng Diyos.” 
(Ro 13:1, 2) Kapag ginamit ng mga lalaking ito ang 
kanilang awtoridad sa maling paraan, mananagot 
sila sa Diyos. Ang karangalan, o paggalang, na na- 
rarapat sa katungkulang ito ay iniuukol ng mga 
Kristiyano sa mga gumaganap sa katungkulang ito 
ayon sa alituntuning: “Ibigay sa lahat ang kanilang 
kaukulan, sa kaniya na humihiling ng buwis, ang bu- 
wis, sa kaniya na humihiling ng tributo, ang tribu- 
to, sa kaniya na humihiling ng takot, ang gayong ta- 
kot, sa kaniya na humihiling ng karangalan, ang 
gayong karangalan.” (Ro 13:7) Sa partikular na ka- 
song ito, ang pag-uukol ng mga Kristiyano ng higit 
na karangalan, higit kaysa sa iniuukol sa ordina- 
ryong mga mamamayan, ay hindi pagpapakita ng 
pagtatangi. 


KAWALAN NG DIWA. 


TAIN. 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA. Isang ak- 
lat na binubuo ng mga kawikaan o pantas na mga 
kasabihan na tinipon mula sa maraming iba pang 
koleksiyon. Isinasaad sa mismong aklat kung ano 
ang layunin nito: “Upang ang isa ay makaalam ng 
karunungan at disiplina, upang makakilala ng mga 
pananalita ng pagkaunawa, upang tumanggap ng 
disiplinang nagbibigay ng kaunawaan, katuwiran at 
kahatulan at katapatan, upang magbigay ng katali- 
nuhan sa mga walang-karanasan, ng kaalaman at 
kakayahang mag-isip sa kabataan.” (Kaw 1:2-4) 
“Ang layunin ay upang makalakad ka sa daan ng 
mabubuting tao at upang maingatan mo ang mga 
landas ng mga matuwid. "---2:20. 

Ipinakikita sa mga introduksiyon ng tatlo sa mga 
seksiyon ng aklat na ang mga kawikaang masusum- 
pungan sa mga iyon ay kay Solomon. (Kaw 1:1, 
10:1; 25:1) Makatuwiran namang magkagayon sa- 
pagkat si Solomon ay “nakapagsasalita ng tatlong li- 
bong kawikaan.” (1Ha 4:32) Walang alinlangan na 
ang marami sa mga kawikaan sa mga seksiyong 
iyon, kung hindi man lahat, ay itinala noong pa- 
nahon ng paghahari ni Solomon. Sinabi ni Solo- 
mon tungkol sa kaniyang sarili: “Bukod pa sa pa- 
giging marunong ng tagapagtipon, patuluyan din 
niyang tinuruan ng kaalaman ang mga tao, at siya 
ay nagmuni-muni at lubusang nagsaliksik, upang 
makapagsaayos siya ng maraming kawikaan. Ang 
tagapagtipon ay nagsikap na makasumpong ng na- 
kalulugod na mga salita at makasulat ng wastong 
mga salita ng katotohanan.”--Ec 12:9, 10. 


Tingnan ang PANGI- 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


Gayunman, may iba't ibang argumento na iniha- 
harap upang ipakita na hindi kay Solomon ang kara- 
mihan sa mga kawikaan. Ang ilang kawikaan (Kaw 
16:14; 19:12: 20:2, 25:3) ay sinasabing mapanghamak 
sa mga monarka at samakatuwid ay hindi kinatha 
noong panahon ni Solomon. Gayunman, kung susu- 
riing mabuti, matutuklasan na sa halip na maging 
mapanghamak, dinadakila ng mga kawikaang ito ang 
mga hari at ipinakikita na dapat silang pag-ukulan ng 
angkop na pagkatakot dahil sa kanilang kapangyari- 
han. (Ihambing ang 24:21.) Inaangkin ng ilan na hin- 
di tutukuyin ng isang poligamong tulad ni Solomon 
ang ugnayang pangmag-asawa sa paraang magpa- 
pahiwatig ng monogamya (5:15-19, 18:22, 19:13, 14); 
gayunman, nakakaligtaan nila na ang poligamya ay 
hindi itinaguyod ng Kautusan kundi pinahintulutan 
at inugitan lamang nito. At malamang na monogam- 
ya ang karaniwang kaugalian noon ng mga Judio. 
Nakakalimutan din ng gayong mga kritiko na ang 
Mga Kawikaan ay kinasihan ng Diyos at hindi basta 
mga opinyon ni Solomon. Gayunpaman, batay sa ka- 
niyang mga obserbasyon at sariling mga karanasan, 
malamang na natanto ni Solomon ang karunungan 
ng pagsunod sa orihinal na pamantayan ng Diyos 
para sa pag-aasawa, ang monogamya.--Ihambing 
ang Ec 2:8, 7:27-29. 

Ang mga kawikaang hindi iniuugnay kay Solo- 
mon ay nagmula sa mga kasabihan ng iba pang ma- 
rurunong na tao at ng isang babae. (Kaw 22:17: 
30:1: 31:1, tingnan ang AGUR; LEMUEL.) Hindi alam 
ang eksaktong panahon kung kailan tinipon ang la- 
hat ng mga kawikaan. Ang huling ipinahiwatig na 
panahon na lumitaw sa mismong aklat ay yaong 
paghahari ni Hezekias. (25:1) Kaya may saligan 
upang maniwala na ang mga kawikaan ay natipon 
na sa anyong aklat nang mamatay ang tagapama- 
halang iyon noong mga 717 B.C.E. Ipinahihiwatig ng 
pag-uulit ng ilang kawikaan na ang aklat ay tinipon 
mula sa iba't ibang magkakahiwalay na koleksiyon. 
--Paghambingin ang 10:1 at 15:20, 10:2 at 11:4, 
14:20 at 19:4; 16:2 at 21:2. 

Istilo at Pagkakaayos.. Ang aklat ng Mga Ka- 
wikaan ay isinulat sa Hebreong istilong patula, na 
binubuo ng mga ritmo ng kaisipan at gumagamit ng 
mga paralelismo, kung saan ang mga ideya ay 
alinman sa magkatulad (Kaw 11:25, 16:18; 18:15) 
o magkasalungat. (10:7, 30, 12:25, 13:25, 15:8) Ang 
unang seksiyon nito (1:1-9: 18) ay binubuo ng mai- 
ikling diskurso ng isang ama para sa isang anak 
o mga anak. Nagsisilbi itong introduksiyon sa maik- 
li at makahulugang mga kasabihan na masusumpu- 
ngan sa sumunod na mga seksiyon ng aklat. Ang 
huling 22 talata ng aklat ay isinulat sa istilong 
akrostik, o alpabetiko, isang anyo ng komposisyon 
na ginamit din ni David sa ilan sa kaniyang mga 
awit.--Aw 9, 10, 25, 34, 37, 145. 


68 


Kinasihan ng Diyos. Pinatototohanan ng mga 
manunulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na 
ang aklat ng Mga Kawikaan ay bahagi ng kinasi- 
hang Salita ng Diyos. Ang apostol na si Pedro (1Pe 
4:18, 2Pe 2:22, Kaw 11:31 [LXX]; 26:11) at ang ala- 
gad na si Santiago (San 4:6, Kaw 3:34, LXX) ay hu- 
malaw mula rito, gaya rin ng apostol na si Pablo 
nang sumulat siya sa mga taga-Corinto (2Co 8:21, 
Kaw 3:4, LXX), sa mga taga-Roma (Ro 12:16, 20; 
Kaw 3:7; 25:21, 22), at sa mga Hebreo (Heb 12:5, 6; 
Kaw 3:11, 12). Karagdagan pa, masusumpungan 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ang maraming 
kaisipan na katulad ng nasa Mga Kawikaan.--Iham- 
bing ang Kaw 3:7 sa Ro 12:16, Kaw 3:12 sa Apo 3:19; 
Kaw 24:21 sa 1Pe 2:17; Kaw 25:6, 7 sa Luc 14:7-11. 

Ang Kaalaman kay Jehova ang Daan ng Bu- 
hay. Madalas na iniuugnay ng aklat ng Mga Ka- 
wikaan ang kaalaman sa kaunawaan, karunungan, 
pagkaunawa, at kakayahang mag-isip. Samakatu- 
wid, ang kaalaman na sinisikap nitong ituro at ita- 
guyod ay higit pa sa basta pagkaalam ng iba't ibang 
impormasyon. Itinatawag-pansin ng Mga Kawikaan 
na ang anumang tunay na kaalaman ay nagsisimu- 
la sa pagpapahalaga ng isa sa kaniyang kaugnayan 
kay Jehova. Sa katunayan, isinasaad sa kabanata 1, 
talata 7, ang tema ng aklat: “Ang pagkatakot kay Je- 
hova ang pasimula ng kaalaman.” 

Sabihin pa, ang pinakamahalagang kaalaman na 
maaaring matamo ng isa ay tungkol sa Diyos mismo. 
Sinabi ng Kawikaan 9:10: “Ang kaalaman sa Kabanal- 
banalan ay siyang pagkaunawa.” Ang kaalamang ito 
ay higit pa sa basta pagkabatid na umiiral ang Diyos 
at na siya ang Maylalang, higit pa nga sa pagkabatid 
sa maraming bagay tungkol sa kaniyang mga pakiki- 
tungo. Ang “kaalaman” sa kaniya ay tumutukoy sa 
isang masidhing pagpapahalaga sa kaniyang maii- 
nam na katangian at dakilang pangalan, at sa isang 
malapit na kaugnayan sa kaniya. 

Sinabi ni Jesu-Kristo sa mga Judio na mayroon 
nang kaalaman tungkol sa Diyos: “Walang sinuman 
ang lubos na nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, ni 
may sinumang lubos na nakakakilala sa Ama kundi 
ang Anak at ang sinuman na sa kaniya ay nais ng 
Anak na isiwalat siya.” (Mat 11:27) Ang pagkakilala 
o pagkaalam ng isa hinggil sa mga katangian ni Jeho- 
va ay magpapasidhi sa kaniyang wastong pagkatakot 
sa Diyos, at tutulong ito sa kaniya na matanto na si 
Jehova ay karapat-dapat sa buong pagsamba at pag- 
lilingkod at na ang kaalaman sa Diyos at ang pagsu- 
nod sa Kaniya ang siyang daan ng buhay. “Ang 
pagkatakot kay Jehova ay balon ng buhay, upang 
maglayo mula sa mga silo ng kamatayan,” at, “Ang 
pagkatakot kay Jehova ay umaakay patungo sa bu- 
hay.”- Kaw 14:27: 19:23. 

Si Jehova na Maylalang. Taglay ang walang- 
kapantay na karunungan, si Jehova ang Maylalang 


69 


ng lahat ng bagay at Tagapagtakda ng mga batas 
na umuugit sa mga bagay na ito, kaya nararapat 
siyang sambahin ng lahat ng nilalang. (Kaw 3:19, 
20) Ginawa niya ang taingang nakaririnig at ang 
matang nakakakita, kapuwa sa literal at moral na 
paraan. Dahil dito, ang isa ay dapat umasa sa Kani- 
ya upang makakita at makarinig nang may tunay 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


na pagkaunawa. At dapat matanto ng isang tao na 
magsusulit siya sa Isa na nakakakita at nakaririnig 
sa lahat ng bagay.---20: 12. 

Katuwiran. Dinadakila ng aklat na ito si Jeho- 
va bilang ang sentro ng lahat ng bagay at ang Isa 
na pinagmumulan ng lahat ng matuwid na simula- 
in. Halimbawa: “Ang tapat na panukat at timbangan 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA KAWIKAAN 


Isang aklat na binubuo ng mga seksiyon na nasa anyong dis- 
kurso at ng mga koleksiyon ng pantas na mga kasabihan 
may kinalaman sa praktikal na mga situwasyon sa buhay 

Bagaman si Haring Solomon ang kinikilalang kumatha ng kalak- 
hang bahagi ng Mga Kawikaan, noon lamang panahon ng 
paghahari ni Hezekias natipon ang kabuuan nito 


Nakahihigit na halaga ng karunungan 

Karunungan, lakip ang pagkaunawa, ang siyang panguna- 
hing bagay (4:5-8: 16:16) 

Mga bagay na kailangan upang magtamo ng karunungan 
(2:1-9: 13:20) 

Mga kapakinabangang dulot ng karunungan, gaya ng kati- 
wasayan, proteksiyon, karangalan, at isang mas mahaba 
at mas maligayang buhay (2:10-21: 3:13-26, 35: 9:10-12: 
24:3-6, 13, 14) 

Ang personipikasyon ng karunungan ang naging kamangga- 
gawa ni Jehova (8:22-31) 

Ang masasaklap na kahihinatnan ng hindi pagkilos nang 
may karunungan (1:24-32: 2:22: 6:12-15) 

Wastong saloobin tungkol kay Jehova 

Magtiwala kay Jehova (3:5, 6, 16:20: 18:10: 29:25) 

Matakot sa kaniya at iwasan ang kasamaan (3:7: 10:27: 
14:26, 27: 16:6, 19:23) 

Parangalan siya, suportahan ang tunay na pagsamba 
(3:9, 10) 

Tanggapin ang kaniyang disiplina bilang kapahayagan ng 
kaniyang pag-ibig (3:11, 12) 

Pahalagahan ang kaniyang salita (3:1-4: 30:5, 6) 

Alamin kung ano ang kinapopootan ni Jehova at kumilos 
kasuwato ng kaalamang ito (6:16-19: 11:20; 12:22: 16:5: 
17:15: 28:9) 

Kung palulugdan natin si Jehova, pangangalagaan at ipag- 
sasanggalang niya tayo, at diringgin niya ang ating mga 
panalangin (10:3, 9, 30: 15:29: 16:3) 

Maiinam na payo na umuugit sa buhay pampamilya 

Ang asawang babaing may kakayahan ay isang pagpapala 
mula kay Jehova (12:4, 14:1: 18:22, 31:10-31) 

Dapat sanayin at disiplinahin ng mga magulang ang kani- 
lang mga anak (13:1, 24, 22:6, 15: 23:13, 14: 29:15, 17) 

Ang mga anak ay dapat magpakita ng matinding paggalang 
sa kanilang mga magulang (1:8, 9: 4:1-4, 6:20-22: 10:1: 
23:22-26: 30:17) 

Ang pag-ibig at kapayapaan ay lubhang kanais-nais na ma- 
malas sa tahanan (15:16, 17: 17:1: 19:13: 21:9, 19) 

Paglabanan ang imoralidad upang maiwasan ang maraming 
kirot at pagdurusa (5:3-23, 6:23-35, 7:4-27: 9:13-18) 


Mga katangiang dapat linangin at mga katangiang 
dapat iwasan 
Linangin ang maibiging konsiderasyon sa dukha at napipig- 
hati (3:27, 28: 14:21, 31: 19:17: 21:13: 28:27) 
Maging bukas-palad, iwasan ang kasakiman (11:24-26) 
Linangin ang pagiging masikap: huwag maging tamad (6:6- 
11: 10:26, 13:4: 20:4, 24:30-34: 26:13-16) 
Ang kahinhinan at kapakumbabaan ay nagdudulot ng kara- 
ngalan, ang kapangahasan at pagmamapuri ay humahan- 
tong sa kahihiyan (11:2: 16:18, 19, 25:6, 7, 29:23) 
Magpigil ng sarili may kaugnayan sa pagkagalit (14:29: 
16:32: 25:28: 29:11) 
Iwasan ang mapaminsalang saloobin o ang pagnanais na 
maghiganti (20:22: 24:17, 18, 28, 29: 25:21, 22) 
Magsagawa ng katuwiran sa lahat ng bagay (10:2: 11:18, 
19: 14:32: 21:3, 21) 
Praktikal na mga panuntunan para sa pang-araw- 
araw na pamumuhay 
Tumugon sa disiplina, saway, payo (13:18, 15:10: 19:20: 
27:5, 6) 
Maging isang tunay na kaibigan (17:17: 18:24, 19:4; 27: 
0 


, 


Maging maingat sa pagpapaunlak sa pagkamapagpatuloy 
ng iba (23:1-3, 6-8: 25:17) 

Walang kabuluhan ang materyalismo (11:28: 23:4, 5: 28: 
20, 22) 

Nagdudulot ng mga pagpapala ang pagpapagal (12:11, 
28:19) 

Linangin ang katapatan sa negosyo (11:1; 16:11: 20: 
10, 23) 

Mag-ingat sa pagiging tagapanagot para sa iba, lalo na 
para sa mga taong di-kilala (6:1-5: 11:15: 22:26, 27) 

Iwasan ang di-kaayaayang pananalita, tiyaking nakapagpa- 
patibay ang iyong pananalita (10:18-21, 31, 32: 11:13: 
12:17-19: 15:1, 2, 4, 28; 16:24, 18:8) 

Mapandaya ang labis na pagpuri (28:23: 29:5) 

Iwasan ang mga away (3:30: 17:14: 20:3: 26:17) 

Umiwas sa masasamang kasama (1:10-19, 4:14-19: 22: 
24, 25) 

Matutong makitungo nang may karunungan sa mga ma- 
nunuya at gayundin sa mga mangmang (9:7, 8; 19:25: 
22:10: 26:4, 5) 

Iwasan ang mga silo ng matapang na inumin (20:1: 23:29- 
35: 31:4-7) 

Huwag kainggitan ang balakyot (3:31-34: 23:17, 18, 24: 
19, 20) 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


ay kay Jehova, ang lahat ng mga batong panim- 
bang ng supot ay kaniyang gawa.” (Kaw 16:11) Bi- 
lang ang Tagapagbigay-Kautusan, kalooban niya na 
maugitan ng pagkamatapat at katarungan ang lahat 
ng transaksiyon. (11:1, 20:10) Sa pagkatakot sa Ka- 
niya, natututuhan ng isang tao na ibigin ang Kani- 
yang iniibig at kapootan ang Kaniyang kinapopoo- 
tan at sa gayo'y naitutuwid ang kaniyang paraan ng 
pamumuhay, sapagkat “ang pagkatakot kay Jehova 
ay nangangahulugan ng pagkapoot sa masama.” 
(8:13) Isinisiwalat ng Mga Kawikaan na partikular 
na kinapopootan ni Jehova ang matayog na mga 
mata, ang bulaang dila, ang mga kamay na nagbu- 
bubo ng dugong walang-sala, ang pusong kumakat- 
ha ng mga nakasasakit na pakana, ang mga paang 
nagmamadali sa pagtakbo sa kasamaan, ang bulaan 
at sinungaling na saksi, at ang isa na naghahasik ng 
mga pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. (6:16-19: 
12:22: 16:5) Ang isa na tunay na napopoot sa mga 
bagay na ito ay patungo na sa buhay. 

Karagdagan pa, tinatangawan ng aklat ng 
Mga Kawikaan ang daan ng matuwid sa pamamagi- 
tan ng pagpapakita kung ano ang sinasang-ayunan 
ni Jehova. “Ang mga walang kapintasan sa kanilang 
lakad ay kalugud-lugod sa kaniya,” gayundin ang 
kanilang mga panalangin. (Kaw 11:20, 15:8, 29) 
“Ang isa na mabuti ay nagtatamo ng pagsang-ayon 
ni Jehova.” (12:2) “Ang nagtataguyod ng katuwiran 
ay iniibig niya. ”---15:9. 

Kahatulan at patnubay. Sa pamamagitan ng 
kaalaman at karanasan, natatanto ng isa na naka- 
kakilala kay Jehova na, gaya nga ng sinasabi sa Ka- 
wikaan 21:30, “walang karunungan, ni anumang 
kaunawaan, ni anumang payo kapag salansang kay 
Jehova.” Dahil dito, makarinig man siya ng ibang 
plano o mayroon man siya nito sa kaniyang sariling 
puso, ang taong makatuwiran ay mamumuhay ka- 
suwato ng payo ni Jehova, yamang alam niya na 
ang kasalungat na payo, kahit waring matalino 
o kapani-paniwala, ay hindi makatatayo laban sa 
salita ni Jehova.--Kaw 19:21, ihambing ang Jos 
23:14: Mat 5:18. 

Sinabi ng kinasihang si Haring Solomon: “Magti- 
wala ka kay Jehova nang iyong buong puso... Sa 
lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo 
siya, at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga 
landas.” (Kaw 3:5, 6) Pinipili ng puso ng isang tao 
ang daan na nais niyang lakaran, ngunit piliin man 
niya ang tamang daan, dapat pa rin siyang umasa 
sa patnubay ni Jehova sa kaniyang mga hakbang 
upang magtagumpay.---16:3, 9; 20:24, Jer 10:23. 

Matapos piliin ng indibiduwal ang landas ng bu- 
hay, dapat niyang kilalanin na lubhang interesado 
sa kaniya si Jehova. Ipinaaalaala sa atin ng Mga Ka- 


70 


wikaan na ang mga mata ni Jehova “ay nasa lahat 
ng dako, nagbabantay sa masasama at sa mabubu- 
ti.” (Kaw 15:3) “Sapagkat ang mga lakad ng tao ay 
nasa harap ng mga mata ni Jehova, at dinidili-dili 
niya ang lahat ng kaniyang landas.” (5:21) Sinusuri 
ni Jehova, hindi lamang ang kaniyang panlabas na 
pagkatao, kundi pati ang kaniyang puso. (17:3) “Si- 
nusukat ni Jehova ang mga puso” (21:2), at tinitim- 
bang Niya ang tunay na halaga ng pag-iisip, mo- 
tibo, at kaloob-loobang mga pagnanasa ng taong 
iyon. 

Ipinakikita sa aklat na ang mga kahatulan ni Je- 
hova ay lubus-lubusang matuwid at sa ikabubuti ni- 
yaong mga humahanap sa katapatan. Sa takdang 
panahon, lilipulin ng Diyos ang mga balakyot mula 
sa lupain, anupat ang kanilang kamatayan ang ma- 
giging kabayaran para sa kalayaan ng mga matu- 
wid. Kaya naman sinasabi ng isang kawikaan: “Ang 
balakyot ay pantubos para sa matuwid, at ang naki- 
kitungo nang may kataksilan ay kapalit ng mga ma- 
tapat.” (Kaw 21:18) Kabilang sa gayong mga balak- 
yot ang mga mapagmapuri, na karima-rimarim kay 
Jehova. “Hindi sila magiging ligtas sa kaparusa- 
han.’ (16:5) “Ang bahay ng mga palalo ay gigibain 
ni Jehova.” (15:25) “Pagnanakawan niya ng kalulu- 
wa” yaong mga nagnanakaw sa mga maralita.---22: 
22, 23. 

Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pakiki- 
tungong ito ni Jehova, maitutuwid ng taong may 
wastong kaisipan ang kaniyang mga landas. (Iham- 
bing ang Kaw 4:26.) Nakikita niya na ang pagbibi- 
gay-daan sa pagtatangi sa pamamagitan ng panu- 
nuhol (17:23) o dahil sa impluwensiya ng ibang tao 
(18:5) ay nagiging dahilan upang baluktutin ng isa 
ang kahatulan. Kung 'aariin niyang matuwid ang 
balakyot at balakyot ang matuwid, magiging kari- 
ma-rimarim siya sa paningin ni Jehova. (17:15) Na- 
tututuhan din niya na huwag magkaroon ng ki- 
nikilingan kundi pakinggan munang mabuti ang 
magkabilang panig ng isang usapin bago siya hu- 
mato1.--18: 13. 

Katiwasayan na may kaligayahan. Sa isa na 
nag-iingat ng praktikal na karunungan at kakaya- 
hang mag-isip na tinanggap niya mula kay Jehova, 
ang aklat ng Mga Kawikaan ay nagsasabi: “Si Jeho- 
va ang magiging iyo mismong pagtitiwala, at kani- 
ya ngang iingatan ang iyong paa laban sa pagkabi- 
hag.” (Kaw 3:21, 26, 10:29, 14:26) Kapag ang isa ay 
natatakot kay Jehova, “kung magkagayon ay mag- 
kakaroon ng kinabukasan.” (23:17, 18) Karagdagan 
pa, bukod sa pag-asa sa hinaharap, mayroon din 
siyang kaligayahan at katiwasayan sa kasalukuyang 
panahon. (3:25, 26) “Kapag nalulugod si Jehova sa 
mga lakad ng isang tao ay pinangyayari niya na 
maging ang kaniyang mga kaaway ay makipagpa- 


71 


yapaan sa kaniya.” (16:7) Hindi pahihintulutan ng 
Diyos na magutom ang matuwid. (10:3) Kung para- 
rangalan ng isang tao ang Diyos sa pamamagi- 
tan ng kaniyang mahahalagang pag-aari, “mapu- 
puno nang sagana ang [kaniyang] mga imbakan 
ng panustos.” (3:9, 10) Daragdagan Niya ang mga 
araw ng buhay ng taong iyon.--- 10:27. 

Kung ang isa ay Manganganlong' sa pangalan ni 
Jehova (na inuunawa at kinikilala ang pangalang 
iyon ayon sa lahat ng kinakatawanan nito), masu- 
sumpungan niya na tulad iyon ng isang matibay na 
tore, isang dako na noong sinaunang mga panahon 
ay tinatakbuhan ng mga tao upang makaligtas sa 
kaaway.---Kaw 18:10, 29:25. 

Ang kapakumbabaan sa harap ni Jehova ay nagdu- 
dulot ng “kayamanan at kaluwalhatian at buhay.” 
(Kaw 22:4) Awa at katotohanan ang nais niya, mas 
mahalaga ang mga ito kaysa sa hain. Yaong mga lu- 
malayo sa kasamaan, natatakot kay Jehova, at nagli- 
lingkod sa kaniya sa ganitong paraan ay hindi tatang- 
gap ng kaniyang di-kaayaayang hatol. (Kaw 16:6, 
ihambing ang 1Sa 15:22.) Sa pamamagitan ng pagka- 
alam sa mga daan ni Jehova, ang isa ay makasusu- 
nod sa “buong landasin ng kabutihan.”---Kaw 2:9. 

Pinupuntirya ang Puso. Upang matupad ang 
layunin nito, pinupuntirya ng aklat ng Mga Kawika- 
an ang puso. Binabanggit nito nang mahigit sa 
75 beses na ang puso ay tumatanggap ng kaalaman, 
pagkaunawa, karunungan, at kaunawaan, pinagmu- 
mulan ng mga salita at mga pagkilos, o naaapektu- 
han ng iba't ibang pangyayari at kalagayan. Ang 
puso ay dapat ituon sa kaunawaan (Kaw 2:2): ang 
puso ay dapat mag-ingat ng matuwid na mga utos 
(3:1); dapat isulat ang mga ito ‘sa tapyas ng puso." 
(3:3) Ang puso ay dapat ingatan nang “higit sa la- 
hat.” (4:23) Dapat na buong puso ang pagtitiwala ng 
isa kay Jehova.---3:5: tingnan ang Puso. 

Disiplina at ang puso. Ipinakikita ng Mga Ka- 
wikaan na napakahalaga ng iba't ibang anyo ng di- 
siplina. (Kaw 3:11, 12) Sinasabi nito: “Ang sinumang 
umiiwas sa disiplina ay nagtatakwil ng sarili niyang 
kaluluwa, ngunit ang nakikinig sa saway ay nagta- 
tamo ng puso.” (15:32) Samakatuwid, inaabot ng sa- 
way ang puso at binabago ito, anupat tinutulungan 
ang isa na magtamo ng katinuan o kaunawaan. “Da- 
hil sa kakapusan ng puso [kawalan ng kaunawaan] 
ay namamatay ang mga mangmang.” (10:21) Sa 
dahilang ang puso ang dapat maabot sa pagsasanay 
sa mga anak, sinasabi sa atin: “Ang kamangma- 
ngan ay nakatali sa puso ng bata, ang pamalong 
pandisiplina ang maglalayo nito sa kaniya. ”---22: 15. 

Ang Espiritu at ang Kaluluwa. Ang Mga Ka- 
wikaan ay hindi isang aklat na nagsasaad ng karu- 
nungan ng hamak na mga tao, kung paano palulug- 
dan o iimpluwensiyahan ang mga tao. Sa halip, 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


inaarok ng Mga Kawikaan ang puso na nakaaapekto 
sa pag-iisip at motibo, ang espiritu o hilig ng kaisi- 
pan, at ang kaluluwa na binubuo ng bawat himay- 
may ng pagkatao at personalidad ng isa. (Heb 4:12) 
Bagaman maaaring isipin ng isang tao na tama siya, 
o maaaring ipagmatuwid niya ang kaniyang mga 
pagkilos, yamang “ang lahat ng mga lakad ng tao ay 
dalisay sa kaniyang sariling paningin,” ipinaaalaala 
sa atin ng Kawikaan 16:2 na “sinusukat ni Jehova 
ang mga espiritu” at sa gayo'y alam niya kung ano 
ang saloobin ng isang tao. Ang kalakasan o kapang- 
yarihan ay lubhang pinahahalagahan sa daigdig, 
ngunit “siyang mabagal sa pagkagalit ay mas ma- 
buti kaysa sa makapangyarihang lalaki, at siyang 
sumusupil sa kaniyang espiritu kaysa sa bumibihag 
ng lunsod.”---Kaw 16:32. 

Kung kukunin ng isa ang kaalaman at karunu- 
ngan na nasa aklat na ito na inilaan ng Diyos, ma- 
laki ang maitutulong nito sa kaniya upang maging 
maligaya siya sa buhay sa kasalukuyan at ilalagay 
siya nito sa daang patungo sa buhay na walang 
hanggan. Yamang “siyang nagtatamo ng puso ay 
umiibig sa kaniyang sariling kaluluwa,” ang kinasi- 
hang payo at disiplina na nasa aklat, kung susundin, 
ay magdaragdag ng “kahabaan ng mga araw at 
mga taon ng buhay” at “magiging buhay sa iyong 
kaluluwa.” (Kaw 19:8; 3:2, 13-18, 21-26) “Hindi pa- 
babayaan ni Jehova na magutom ang kaluluwa ng 
matuwid.” (10:3) Ipinaalaala ni Solomon: “Siyang tu- 
mutupad ng utos ay nag-iingat ng kaniyang kalulu- 
wa. ”-- 19:16. 

Kaugnayan saIba. Inilalarawan ng Mga Kawi- 
kaan ang tunay na lingkod ng Diyos bilang isa na 
gumagamit ng kaniyang dila sa ikabubuti (Kaw 10: 
20, 21, 31, 32), na hindi nagsasalita nang may kabu- 
laanan ni nananakit man ng iba sa pamamagitan ng 
di-pinag-isipang mga salita. (12:6, 8, 17-19, 18:6-8, 
21) Kapag pinukaw sa galit, pinapawi niya ang pag- 
ngangalit ng kaniyang kalaban sa pamamagitan ng 
mahinahong sagot. (15:1, 25:15) Hindi siya nasisiya- 
han sa pakikipagtalo o pakikipag-away, at nagpipigil 
siya laban sa pagsilakbo sa galit, yamang batid niya 
na dahil dito ay maaari siyang makagawa ng ka- 
mangmangan na hindi na malulunasan. (Kaw 14: 
17, 29; 15:18, ihambing ang Col 3:8.) Sa katunayan, 
iniiwasan niya ang pakikisama sa mga hindi nagpi- 
pigil ng galit at sa mga magagalitin, sapagkat alam 
niya na dadalhin siya ng mga ito sa silo.--Kaw 22: 
24, 25, ihambing ang 13:20, 14:7, 1Co 15:33. 

Gumawa ng mabuti, hindi ng masama. Hi- 
nihimok ng kinasihang Mga Kawikaan ang isa 
na magkusang gumawa ng mabuti sa iba. Hin- 
di lamang siya dapat gumawa ng kabutihan sa 
mga 'tumatahang may katiwasayan’ kasama niya, 
sa mga hindi gumagawa ng masama sa kaniya 


KAWIKAAN, AKLAT NG MGA 


(Kaw 3:27-30), kundi hinihimok din siyang ganti- 
han ng mabuti ang masama. (25:21, 22) Dapat ni- 
yang maingat na bantayan ang kaniyang puso, na 
hindi niya lihim na ikagalak ang kapahamakang su- 
mapit sa isa na kinayayamutan niya o sa isa na na- 
popoot sa kaniya.— 17:5; 24:17, 18. 

Tsismis at paninirang-puri. Maraming sina- 
sabi sa aklat ng Mga Kawikaan tungkol sa suliranin, 
pighati, at pinsala na dulot ng tsismis, gayundin sa 
kalubhaan ng pagkakasala ng isa na nagkakalat 
nito. Ang ‘piling piraso ng pagkain” mula sa mani- 
nirang-puri ay “nilululon nang may kasibaan” ng 
nakikinig at hindi binabale-wala kundi tumitimo sa 
isip, anupat bumababa “sa mga kaloob-loobang ba- 
hagi ng tiyan.” Kaya naman nagiging sanhi ito ng 
suliranin, at ang nagkuwento ay hindi “makapaghu- 
hugas ng kaniyang kamay mula sa pagkakasala. 
Bagaman waring nagmamagandang-loob ang ga- 
yong tao at maaaring maikubli niya ang tunay na 
kalagayan ng kaniyang puso, titiyakin ng Diyos na 
ang poot at kasamaan na aktuwal na nasa loob 
niya ay “malalantad sa kongregasyon.” Mahuhulog 
siya sa hukay na dinukal niya para sa iba.---Kaw 
26:22-28. 

Mga ugnayang pampamilya. Mahigpit na ipi- 
napayo ng Mga Kawikaan ang pagiging tapat sa 
asawa. Ang isa ay dapat makasumpong ng kalugu- 
ran sa “asawa ng kaniyang kabataan’ at hindi dapat 
humanap ng kasiyahan sa iba. (Kaw 5:15-23) Ang 
pangangalunya ay magdudulot ng kapahamakan at 
kamatayan sa mga gumagawa nito. (5:3-14: 6:23- 
35) Ang mabuting asawang babae ay isang “koro- 
na” at pagpapala sa kaniyang asawa. Ngunit kapag 
gumagawi nang kahiya-hiya ang babae, siya'y 'pa- 
rang kabulukan sa mga buto ng kaniyang asawa." 
(12:4) At kahit ang manirahang kasama ng asa- 
wang babae na mahilig makipagtalo ay nakasisip- 
hayo sa isang lalaki. (25:24: 19:13; 21:19: 27:15, 16) 
Maganda man at kahali-halina ang kaniyang panla- 
bas na kaanyuan, siya'y tulad ng “gintong singsing 
na pang-ilong na nasa nguso ng baboy.” (11:22; 
31:30) Sa katunayan, ginigiba ng babaing mang- 
mang ang kaniyang sariling bahay. (14:1) Malinaw 
na inilalarawan sa Kawikaan kabanata 31 ang nata- 
tanging halaga ng mabuting asawang babae---ang 
kaniyang kasipagan, pagiging mapagkakatiwalaan, 
at pangangasiwa sa sambahayan taglay ang katapa- 
tan at pagpapasakop sa kaniyang asawa. 

Ipinakikita sa aklat na ang mga magulang ang lu- 
bos na may pananagutan sa kanilang mga anak, at 
idiniriin ang kahalagahan ng disiplina. (Kaw 19:18, 
22:6, 15: 23:18, 14; 29:15, 17) Itinatampok ang pana- 
nagutan ng ama, ngunit dapat igalang ng anak ka- 
puwa ang kaniyang ama at ina kung nais niya 


72 


ng buhay mula kay Jehova.-- 19:26, 20:20, 23:22, 
30:17. 

Pangangalaga sa mga hayop. Maging ang 
pagmamalasakit sa mga alagang hayop ay binibig- 
yang-pansin sa Mga Kawikaan. “Pinangangalagaan 
ng matuwid ang kaluluwa ng kaniyang alagang ha- 
yop.” (Kaw 12:10) “Dapat mo ngang alamin ang ka- 
anyuan ng iyong kawan.”---27:23. 

Katatagan at pagkamapananaligan ng pama- 
halaan. Ang Mga Kawikaan ay naglalahad ng 
mga simulain ng mabuting pamamahala. Dapat na 
lubusang siyasatin ng mga taong may mataas na 
katayuan, gaya ng mga hari, ang mga bagay-bagay 
(Kaw 25:2), dapat silang magpakita ng maibiging- 
kabaitan at katapatan (20:28), at dapat silang ma- 
ging makatarungan sa kanilang mga sakop (29:4; 
31:9), kasama na rito ang mga maralita (29:14). 
Hindi sila dapat gumamit ng mga taong balakyot 
bilang mga tagapayo kung nais nilang ang pama- 
mahala ay matibay na maitatag sa pamamagitan 
ng katuwiran. (25:4, 5) Ang isang lider ay dapat na 
may kaunawaan at napopoot sa di-tapat na pakina- 
bang.---28: 16. 

Samantalang “katuwiran ang nagtatanyag sa 
isang bansa” (Kaw 14:34), nagbubunga naman ng 
mabuway na pamahalaan ang pagsalansang. (28:2) 
lubha ring nakasisira sa katatagan ang paghihi- 
magsik, at sa Kawikaan 24:21, 22 ay ipinapayo ang 
hindi pakikisangkot dito: “Anak ko, matakot ka kay 
Jehova at sa hari. Sa kanila na pabor sa pagbabago 
ay huwag kang manghihimasok. Sapagkat ang kani- 
lang kasakunaan ay darating nang biglang-bigla, 
anupat sino ang makababatid sa pagkalipol ng mga 
pabor sa pagbabago?” 

Kapaki-pakinabang sa Pagpapayo. Yamang 
ang Mga Kawikaan ay sumasaklaw sa maraming pi- 
tak ng pamumuhay ng tao, maaaring gamitin ang 
mga ito bilang saligan sa pagbibigay ng saganang 
praktikal na payo at paalaala, kung paanong gayun- 
din ang ginawa ng mga manunulat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan. “Ang puso ng matuwid ay nag- 
bubulay-bulay upang makasagot.” (Kaw 15:28) Ga- 
yunman, hindi katalinuhan na magpayo sa mga 
manunuya. “Siyang nagtutuwid sa manunuya ay 
nagdudulot ng kasiraang-puri sa kaniyang sarili, at 
siyang sumasaway sa balakyot--isang kapintasan 
sa kaniya. Huwag mong sawayin ang manunuya, 
upang hindi ka niya kapootan. Sawayin mo ang ta- 
ong marunong at iibigin ka niya.” (Kaw 9:7, 8, 15:12; 
ihambing ang Mat 7:6.) Hindi lahat ng tao ay manu- 
nuya, kaya naman kung ang isa ay nasa kalagayang 
magpayo sa iba, dapat niyang gawin iyon, gaya 
ng itinatawag-pansin ng mga salitang: “Ang mga 
labi ng matuwid ay nagpapastol sa marami.”---Kaw 
10:21. 


73 


KAYAMANAN. Kasaganaan sa mga materyal 
na pag-aari, gayundin, pagiging sagana sa espiritu- 
wal na mga katangian, mga pribilehiyo ng pagli- 
lingkod, at pagsang-ayon ng Diyos. 

Sa buong Kasulatan, hindi ang pagmamay-ari ng 
materyal na kayamanan ang idiniriin kundi ang 
mabuting katayuan sa harap ng Diyos na Jehova, 
isang katayuang nalingatan ng isang tao sa pama- 
magitan ng patuloy na paggawa ng kalooban ng 
Diyos lakip ang pananampalataya. Hinimok ni Kris- 
to Jesus ang iba na maging “mayaman sa Diyos" 
(Luc 12:21) at mag-imbak ng “mga kayamanan sa 
langit.” (Mat 6:20, Luc 12:33) Ang rekord ng maii- 
nam na gawa ng isang indibiduwal ay magiging tu- 
lad ng kayamanang idineposito niya sa Maylalang 
na nasa langit, anupat dahil dito ay tiyak na tatang- 
gap siya ng namamalaging mga pagpapala. Ang 
mga tao na naging pinahiran-ng-espiritung mga ta- 
gasunod ni Jesu-Kristo ay makaaasa sa “maluwal- 
hating kayamanan” ng isang makalangit na mana 
(Efe 1:18), at sa panahon ng kanilang “paninirahan 
bilang dayuhan' sa lupa, sila ay magiging mayaman 
o mananagana sa pananampalataya, pag-ibig, ka- 
butihan, at iba pang makadiyos na mga katangian. 
--Ihambing ang Gal 5:22, 23; San 2:5, 1Pe 2:11, 12, 
2Pe 1:5-8. 

Ang Mayayamang Patriyarka. Ang tapat na 
mga lingkod ng Diyos na Jehova, gaya ng mga pa- 
triyarkang sina Abraham at Job, ay hindi binigyan 
ng atas na tulungan ang mga taong nasa labas 
ng kanilang mga sambahayan upang tanggapin ng 
mga ito ang tunay na pagsamba. Sa dahilang ito, 
waring ginugol nila ang kalakhan ng kanilang pana- 
hon sa pangangalaga sa pisikal at espirituwal na 
mga pangangailangan ng kani-kanilang sambaha- 
yan. Pinagpala naman ni Jehova ang marubdob 
na mga pagsisikap ng mga lingkod niyang ito anu- 
pat nagkaroon sila ng maraming alagang hayop, 
mga lingkod, ginto at pilak.--Gen 12:16: 13:2, 14:14, 
30:43; 32:10, Job 1:2, 3; 42:10-12. 

Bagaman mayayaman, ang mga lalaking ito ay 
hindi materyalista. Kinilala nila na ang kanilang 
materyal na kasaganaan ay dahil sa pagpapala sa 
kanila ni Jehova, at hindi sila naging sakim sa ka- 
yamanan. Matapos talunin ni Abraham ang apat 
na magkakaalyadong hari at bawiin ang lahat ng 
mga pag-aaring kinuha ng mga ito mula sa Sodoma, 
maaari sana niyang palaguin nang husto ang kani- 
yang kayamanan. Ngunit tinanggihan niya ang alok 
ng hari ng Sodoma na kunin ang nabawing mga 
pag-aari, anupat sinabi niya: “tinataas ko ang aking 
kamay bilang panunumpa kay Jehova na Kataas- 
taasang Diyos, na Maygawa ng langit at lupa, na, 
mula sa isang sinulid hanggang sa isang sintas ng 
sandalyas, wala, wala akong kukunin mula sa anu- 


KAYAMANAN 


mang bagay na iyo, upang hindi mo sabihin, “Ako 
ang nagpayaman kay Abram.” Wala para sa akin!” 
(Gen 14:22-24) Nang mawala kay Job ang lahat ng 
kaniyang mga alagang hayop at mga anak niya, bu- 
mulalas siya: “Si Jehova ang nagbigay, at si Jehova 
ang nag-alis. Patuloy na pagpalain ang pangalan ni 
Jehova.”--Job 1:21. 

Ipinakita ni Abraham, ni Job, at ng mga iba pa na 
mapagkakatiwalaan sila sa mga kayamanan. Masisi- 
pag sila at ginamit nila sa wastong paraan ang ka- 
nilang mga materyal na pag-aari. Halimbawa, si Job 
ay naging laging handang tumulong sa mga dukha 
at mga napipighati. (Job 29:12-16) Dahil sa kanilang 
tamang saloobin, may mabuting dahilan ang Diyos 
na Jehova upang ipagsanggalang ang kaniyang mga 
lingkod laban sa pandaraya ng mga taong mapag- 
imbot at sakim.--Gen 31:5-12, Job 1:10, Aw 105:14. 

Sasagana ang Israel Kung Magiging Masu- 
nurin. Gaya ng tapat na mga patriyarka, ang ma- 
teryal na kasaganaan ng mga Israelita ay naka- 
depende sa pag-iingat nila ng kanilang wastong 
kaugnayan sa Diyos na Jehova. Mahigpit silang pi- 
nayuhan ni Moises na alalahaning si Jehova na ka- 
nilang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kapangyari- 
hang gumawa ng yaman. (Deu 8:18) Oo, si Jehova 
ang Isa na nagbigay ng manang lupain sa bansang 
iyon na nasa pakikipagtipan sa kaniya. (Bil 34:2-12) 
Maaari rin niyang tiyakin na tatanggap sila ng ulan 
sa kapanahunan nito at na hindi sila daranas ng ka- 
lugihan dahil sa mahinang ani o dahil sa pagsalakay 
ng mga hukbo ng kaaway.--Lev 26:4-7. 

Layunin ng Diyos na ang Israel ay maging isang 
masaganang bansa, kung ito'y magiging masunu- 
rin. Sinabi ni Moises: “Bubuksan sa iyo ni Jehova ang 
kaniyang mabuting imbakan, ang langit, upang big- 
yan ng ulan ang iyong lupain sa kapanahunan nito 
at upang pagpalain ang bawat gawa ng iyong ka- 
may, at tiyak na magpapahiram ka sa maraming 
bansa, samantalang ikaw ay hindi manghihiram. At 
ilalagay ka nga ni Jehova sa ulunan at hindi sa bun- 
tot, at mapapasaibabaw ka lamang, at hindi ka ma- 
papasailalim, sapagkat lagi mong sinusunod ang 
mga utos ni Jehova na iyong Diyos.” (Deu 28:12, 13) 
Magdudulot sana ng karangalan kay Jehova ang ka- 
saganaan ng bansa, anupat magiging isang mariing 
patotoo sa nakapalibot na mga bansa na siya ang 
“Nagpapayaman” (1Sa 2:7) sa kaniyang bayan at na 
walang makakapantay sa Kautusang ibinigay niya 
sa kanila kung tungkol sa pangangalaga sa kapaka- 
nan ng lahat ng kasangkot. 

Makikita sa kaso ni Haring Solomon na talagang 
naudyukan ng kasaganaan ng Israel ang ibang mga 
bayan upang luwalhatiin si Jehova. Noong pasimula 
ng kaniyang paghahari, nang bigyan siya ng pagka- 
kataong hilingin kay Jehova kung ano ang nais niya, 


KAYAMANAN 


hindi siya humingi ng malaking kayamanan kundi 
humiling siya ng karunungan at kaalaman upang 
mahatulan niya ang bansa. Ipinagkaloob ni Jehova 
kay Solomon ang kahilingan nito at binigyan din 
niya ito ng “materyal na pag-aari at ng kayamanan 
at ng karangalan.” (2Cr 1:7-12, 9:22-27) Dahil dito, 
napaugnay sa pangalan ni Jehova ang mga ulat 
tungkol sa karunungan at materyal na pag-aari ni 
Solomon. Halimbawa, nang marinig ng reyna ng 
Sheba ang tungkol kay Solomon may kaugnayan 
kay Jehova, pumaroon siya mula sa isang malayong 
lupain upang tingnan kung totoo ang mga ulat 
tungkol sa karunungan at kasaganaan nito. (1Ha 
10:1, 2) Inudyukan siya ng kaniyang nakita na kila- 
lanin ang pag-ibig ni Jehova para sa Israel. Sinabi 
niya: “Totoo nga pala ang salitang narinig ko sa 
aking lupain tungkol sa iyong mga gawain at tung- 
kol sa iyong karunungan. At hindi ako nanampala- 
taya sa mga salita hanggang sa pumarito ako upang 
makita ng aking sariling mga mata, at, narito! ni 
hindi nga nasabi sa akin ang kalahati. Nahigitan mo 
sa karunungan at kasaganaan ang mga bagay na 
narinig na aking napakinggan. Maligaya ang iyong 
mga tauhan, maligaya ang mga lingkod mong ito na 
palaging tumatayo sa harap mo, na nakikinig sa 
iyong karunungan! Pagpalain nawa si Jehova na 
iyong Diyos, na nalugod sa iyo sa pamamagitan ng 
paglalagay sa iyo sa trono ng Israel: sapagkat iniibig 
ni Jehova ang Israel hanggang sa panahong wa- 
lang takda, anupat inatasan ka niya bilang hari 
upang maglapat ng hudisyal na pasiya at katuwi- 
ran."--1Ha 10:6-9. 

Bilang isang masaganang bansa, ang mga Israelita 
ay nasiyahan sa pagkain at inumin (1Ha 4:20, Ec 5:18, 
19), at ang kanilang kayamanan ay nagsilbing pro- 
teksiyon nila laban sa mga suliranin ng karalitaan. 
(Kaw 10:15: Ec 7:12) Gayunman, bagaman ang pag- 
tatamasa ng mga Israelita ng kasaganaan mula sa ka- 
nilang pagpapagal ay kasuwato ng layunin ni Jehova 
(ihambing ang Kaw 6:6-11, 20:13; 24:33, 34), tiniyak 
din niya na nababalaan sila hinggil sa panganib na 
makalimutan nila na siya ang Pinagmumulan ng ka- 
nilang materyal na pag-aari at magsimula silang 
magtiwala sa kanilang kayamanan. (Deu 8:7-17: Aw 
49:6-9: Kaw 11:4: 18:10, 11: Jer 9:23, 24) Ipinaalaala 
sa kanila na ang kayamanan ay pansamantala la- 
mang (Kaw 23:4, 5), na hindi ito maaaring ibigay 
sa Diyos bilang pantubos upang mailigtas ang isa 
mula sa kamatayan (Aw 49:6, 7), at na wala itong ka- 
buluhan para sa mga patay (Aw 49:16, 17: Ec 5:15). 
Ipinakita sa kanila na ang labis na pagpapahalaga sa 
kayamanan ay aakay sa mapandayang mga gawain 
at sa pagkawala ng pagsang-ayon ni Jehova. (Kaw 
28:20, ihambing ang Jer 5:26-28, 17:9-11.) Pinasigla 
rin sila na ‘parangalan si Jehova ng kanilang maha- 
halagang pag-aari.”---Kaw 3:9. 


74 


Sabihin pa, ang kasaganaan ng bansa ay hindi na- 
ngangahulugan na yumaman ang bawat indibidu- 
wal o na yaong mahihirap ay walang pagsang-ayon 
ng Diyos. Maaaring isadlak ng mga di-inaasahang 
pangyayari ang mga indibiduwal tungo sa karalita- 
an. (Ec 9:11, 12) Dahil sa kamatayan, ang ilan ay na- 
ulila o nabalo. Ang mga sakuna at pagkakasakit ay 
maaaring pansamantala o permanenteng makahad- 
lang sa isang tao sa paggawa niya ng mga kinakai- 
langan niyang gawin. Dahil dito, pinasigla ang mga 
Israelita na maging bukas-palad sa paggamit nila ng 
kanilang kayamanan upang tulungan ang mga duk- 
ha at mga napipighati sa gitna nila.--Lev 25:35; 
Deu 15:7, 8, Aw 112:5, 9, Kaw 19:17: tingnan ang 
DUKHA, KALOOB NG AWA, MGA. 

Kayamanan sa Gitna ng mga Tagasunod ni 
Kristo Jesus. Di-tulad ng mga patriyarka at ng 
bansang Israel, ang mga tagasunod ni Jesu-Kristo 
ay may atas na “gumawa ng mga alagad sa mga tao 
ng lahat ng mga bansa.” (Mat 28:19, 20) Ang pagtu- 
pad sa atas na iyan ay nangangailangan ng pana- 
hon at pagsisikap na maaari rin sanang gamitin sa 
sekular na mga gawain. Dahil dito, ang isang tao na 
patuloy na nangungunyapit sa kaniyang kayama- 
nan sa halip na magbawas ng mga pabigat sa kani- 
yang sarili upang magamit niya ang kaniyang pa- 
nahon at pag-aari sa pagtupad sa atas na iyon ay 
hindi maaaring maging alagad ni Jesus, lakip ang 
pag-asang magtamo ng buhay sa langit. Kaya na- 
man sinabi ng Anak ng Diyos: “Kay hirap na bagay 
nga para roon sa mga may salapi ang pumasok sa 
kaharian ng Diyos! Sa katunayan, mas madali pa sa 
isang kamelyo na makalusot sa butas ng karayom 
na panahi kaysa sa isang taong mayaman na maka- 
pasok sa kaharian ng Diyos.” (Luc 18:24, 25) Ang 
mga salitang ito ay tugon sa naging reaksiyon ng 
isang mayaman at kabataang tagapamahala nang 
sabihan ito ni Jesus: “Ipagbili mo ang lahat ng mga 
bagay na taglay mo at ipamahagi mo sa mga taong 
dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, 
at halika maging tagasunod kita.” (Luc 18:22, 23) 
May pananagutan ang mayaman at kabataang ta- 
gapamahalang iyon na tulungan ang kaniyang mga 
kapuwa Israelita na nagdarahop. (Kaw 14:21, 28:27: 
Isa 58:6, 7: Eze 18:7-9) Ngunit dahil hindi siya han- 
da na iwan ang kaniyang mga materyal na pag-aari, 
anupat ginagamit ito sa pagtulong sa iba, at iukol 
ang kaniyang sarili sa pagiging tagasunod ni Jesu- 
Kristo, naging hadlang ito sa pagpasok niya sa Ka- 
harian ng langit. 

Gayunman, hindi naman dapat magpakadukha 
ang mga tagasunod ni Kristo at pagkatapos ay uma- 
sa na lamang sa suporta ng iba. Sa halip, dapat si- 
lang magpagal upang mapaglaanan nila ang kani- 
lang mga pamilya at, upang “may maipamahagi [rin 
sila] sa sinumang nangangailangan.” (Efe 4:28, 1Te 


75 


4:10-12, 2Te 3:10-12, 1Ti 5:8) Dapat silang maging 
kontento na sa pagkain at pananamit, anupat hindi 
nagpapakahirap upang yumaman. Kung gagawin 
nilang pangunahin sa kanilang buhay ang materyal 
na mga tunguhin, may panganib na masangkot sila 
sa di-tapat na mga gawain at maiwala nila ang ka- 
nilang pananampalataya dahil sa pagpapabaya sa 
espirituwal na mga bagay. Nangyari ito sa ilan, 
gaya ng ipinakikita ng mga salita ni Pablo kay Ti- 
moteo: “Yaong mga determinadong maging maya- 
man ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa mara- 
ming hangal at nakasasakit na mga pagnanasa, na 
nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at pagka- 
pahamak. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat 
ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay, at 
sa pag-abot sa pag-ibig na ito ang ilan ay nailigaw 
mula sa pananampalataya at napagsasaksak ng ma- 
raming kirot ang kanilang sarili.”--1ITi 6:9, 10. 
Siyempre pa, ang sinabi ni Jesus sa mayaman at 
kabataang tagapamahala ay hindi nangangahulu- 
gan na hindi maaaring magkaroon ng materyal na 
kayamanan ang isang Kristiyano. Halimbawa, no- 
ong unang siglo C.E., may mayayamang Kristiyano 
na kaugnay sa kongregasyon na nasa Efeso. Hindi 
tinagubilinan ng apostol na si Pablo si Timoteo na 
payuhan ang mayayamang kapatid na ito na alisin 
ang lahat ng kanilang materyal na mga bagay, ngu- 
nit sumulat siya: “Magbigay ka ng utos doon sa ma- 
yayaman sa kasalukuyang sistema ng mga bagay 
na huwag maging mataas ang pag-iisip, at na ilagak 
ang kanilang pag-asa, hindi sa walang-katiyakang 
kayamanan, kundi sa Diyos, na saganang naglalaan 
sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiya- 
han, na gumawa ng mabuti, na maging mayaman 
sa maiinam na gawa, na maging mapagbigay, han- 
dang mamahagi, maingat na nag-iimbak para sa 
kanilang sarili ng isang mainam na pundasyon para 
sa hinaharap, upang makapanghawakan silang ma- 
higpit sa tunay na buhay.” (1Ti 6:17-19) Sa gayon, 
kinailangang bantayan ng mayayamang Kristiya- 
nong ito ang kanilang saloobin, anupat iniingatan 
ang kayamanan sa wastong dako nito at bukas- 
palad itong ginagamit upang tumulong sa iba. 
Mammon. Ang termino sa orihinal na wika na 
ma-monas' (o, ang anyong Ingles nito na “mam- 
mon”) ay karaniwang inuunawa na tumutukoy sa 
salapi o kayamanan. (Mat 6:24: Luc 16:9, 11, 13, 
ihambing ang AS, KJ, NW.) Walang katibayan na 
ang pananalitang ito ay naging pangalan ng isang 
espesipikong bathala. Ginamit ni Jesus ang termi- 
nong ito noong ipakita niya na ang isang tao ay hin- 
di maaaring maging alipin ng Diyos kung pinapa- 
nginoon niya ang Kayamanan. (Mat 6:24) Hinimok 
niya ang kaniyang mga tagapakinig: “Makipagkai- 
bigan kayo sa ganang inyo sa pamamagitan ng 
di-matuwid na kayamanan, upang kapag nabigo 


KEBAR 


ang mga iyon ay tanggapin nila kayo sa walang- 
hanggang mga tahanang dako.” (Luc 16:9) Yamang 
ang pagmamay-ari o pagnanasa sa materyal na ka- 
yamanan ay maaaring umakay sa mga gawang 
tampalasan, maaaring ito ang dahilan kung bakit ti- 
nukoy ang mga ito bilang “di-matuwid na kayama- 
nan,” na kabaligtaran ng espirituwal na kayamanan. 
Gayundin, ang materyal na kayamanan, partikular 
na ang salapi, ay aktuwal na pag-aari at nasa ilalim 
ng kontrol ni “Cesar,” na siyang gumagawa ng sala- 
pi at nagtatakda ng partikular na halaga nito. Pan- 
samantala lamang ang gayong kayamanan, at dahil 
sa mga kalagayan ng ekonomiya o iba pang mga 
pangyayari, ang isa ay maaaring dumanas ng pi- 
nansiyal na kawalan. Kaya naman, ang tao na may 
gayong kayamanan ay hindi dapat maglagak ng ka- 
niyang tiwala sa mga iyon, ni dapat man niyang ga- 
mitin ang mga iyon gaya ng ginagawa ng sanlibu- 
tan sa pangkalahatan ukol sa makasariling mga 
layunin, halimbawa, ang pag-iipon ng mas marami 
pang kayamanan. (1Co 7:31) Sa halip, dapat siyang 
maging alisto at masikap sa pakikipagkaibigan sa 
mga may-ari ng walang-hanggang mga tahanang 
dako. 

Ang mga may-ari ng “walang-hanggang mga ta- 
hanang dako” ay ang Diyos na Jehova at ang kani- 
yang Anak na si Kristo Jesus. (Ihambing ang Ju 
6:37-40, 44.) Ang mga tao na hindi gumagamit ng 
kanilang “di-matuwid na kayamanan" sa wastong 
paraan (halimbawa, sa pagtulong sa mga nanga- 
ngailangan at sa pagpapasulong ng “mabuting bali- 
ta”, Gal 2:10, Fil 4:15) ay hindi maaaring maging 
mga kaibigan ng Diyos at ng kaniyang Anak na si 
Kristo Jesus. Ang kanilang kawalang-katapatan sa 
paggamit ng di-matuwid na kayamanan ay nagpa- 
pakitang hindi sila karapat-dapat na pagkatiwalaan 
ng espirituwal na kayamanan. (Luc 16:10-12) Ang 
gayong mga tao ay hindi maaaring maging mabu- 
buting katiwala ng di-sana-nararapat na kabaitan 
ng Diyos, anupat namamahagi ng espirituwal na ka- 
yamanan sa iba.--- 1Pe 4:10, 11. 


KAYO. 
TELA, L 


KAYUMANGGI. 


KEBAR [mula sa wikang Babilonyo, nanganga- 
hulugang “Malaki(ng Kanal)']. Isang “ilog” sa “lupa- 
in ng mga Caldeo” malapit sa komunidad ng mga 
Judiong itinapon sa Tel-abib. (Eze 1:1-3, 3:15) Nang 
banggitin ni Ezekiel ang “log ng Kebar,” lumilitaw 
na ginamit niya ang pinakamalawak na diwa ng ter- 
minong Hebreo na na-har” (isinaling “ilog”) anupat 
kasama rito ang maraming kanal ng Babilonya na 
dating umaagos sa matabang lupain na nasa pagi- 
tan ng ibabang bahagi ng mga ilog ng Eufrates at 


Tingnan ang ALGUDON, LINO, I, Blg. 2; 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


KEDAR 


Tigris. Ang ganitong paggamit ng salitang na-har' 
ay nahahawig sa katumbas nitong salitang Babilon- 
yo na maaari ring tumukoy sa isang ilog o sa isang 
kanal. Hindi alam kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng Kebar. 

Gayunman, sinasabi ng karamihan sa mga heog- 
rapo ng Bibliya na ang “ilog ng Kebar” ay ang Shatt 
en-Nil, na siyang naru Kabaru (o “Malapad na Ka- 
nal”) na binanggit sa mga kontratang cuneiform na 
natagpuan sa lunsod ng Nippur, mga 85 km (50 mi) 
sa TS ng Babilonya. Sa itaas ng Babilonya, ang Shatt 
en-Nil ay nagsasanga mula sa Eufrates at umaagos 
patungong TS, dumaraan malapit sa Nippur, at mu- 
ling sumasanib sa Eufrates sa T ng Ur, mga 240 km 
(150 mi) sa ibaba ng Babilonya. 

Noong 613 B.C.E., sa Tel-abib, na malapit sa ilog 
ng Kebar, nakita ng propetang si Ezekiel ang kani- 
yang unang iniulat na pangitain, anupat dahil dito 
ay pitong araw siyang natigilan. Dito rin siya inata- 
san bilang “bantay sa sambahayan ng Israel.” (Eze 
1:1-3:21) Nang maglaon, nagkaroon pa siya ng ka- 
tulad na mga pangitain na nagpaalaala sa kaniya ng 
kaniyang karanasan sa Kebar.--Eze 10:15, 20, 22; 
43:3. 


KEDAR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “maging maitim7]. 

1. Isa sa 12 anak ni Ismael.--Gen 25:13-15: 1Cr 
1:29-31. 

2. Isang tribong Arabe na nagmula sa anak ni Is- 
mael na si Kedar at binanggit kasama ng “mga anak 
ng Silangan.” Ang kanilang lupain ay tinatawag 
ding Kedar. (Jer 2:10: 49:28, 29) Palibhasa'y mga ta- 
ong pagala-gala at nagpapastol, na may mga kawan 
ng tupa, kambing, at kamelyo (Isa 60:7: Jer 49:28, 
29), maliwanag na nanirahan ang mga Kedarita sa 
disyerto ng Sirya-Arabia sa S ng Palestina sa HK ba- 
hagi ng Peninsula ng Arabia. Ang pagtukoy sa “mga 
pamayanan na tinatahanan ng Kedar” (Isa 42:11), 
bagaman posibleng tumutukoy sa pansamantalang 
mga kampamento, ay maaaring nagpapahiwatig na 
ang ilang bahagi ng mga iyon ay waring tinataha- 
nan na. Maaaring dahil sa pagiging prominente nila 
sa mga tribong Arabe, ang pangalang Kedar ay ku- 
mapit nang maglaon sa lahat ng mga tribong nani- 
nirahan sa disyerto. Sa mga Targum at sa paniti- 
kang rabiniko, ang Arabia mismo ay tinatawag na 
Kedar kung minsan. 

Sa Awit ni Solomon, inihalintulad ng babaing 
Shulamita ang kaniyang maitim na balat sa “mga 
tolda ng Kedar” (Sol 1:5, 6, ihambing ang Aw 
120:5), yamang ang mga toldang iyon ay mala- 
mang na gawa sa balahibo ng itim na kambing, 
gaya ng mga tolda ng maraming makabagong- 
panahong Bedouin. Binabanggit sa hula ni Ezekiel 
ang “mga pinuno ng Kedar" kasama ng mga Arabe 


76 


bilang mga mangangalakal ng mga lalaking korde- 
ro, mga barakong tupa, at mga kambing na lalaki 
para sa lunsod ng komersiyo ng Tiro.---Eze 27:21. 

Noong panahon ng pangingibabaw ng Asirya sa 
Gitnang Silangan, inihula ng propetang si Isaias ang 
biglang paglalaho ng kaluwalhatian ng Kedar, anu- 
pat kaunti na lamang ang malalabi sa kaniyang ma- 
kapangyarihang mga mambubusog. (Isa 21:16, 17) 
Maliwanag na ang mga Kedarita ang Qidri o Qadri 
na tinutukoy sa mga rekord ng mga kampanya ng 
pakikipagdigma ng Asirya. Isinama sila ng Asirya- 
nong si Haring Ashurbanipal sa Aribi (mga Arabe) 
at Nebaiot (ihambing ang Isa 60:7) sa ulat ng isang 
kampanya at ipinaghambog ang mga asno, mga ka- 
melyo, at mga tupa na kinuha niya sa kanila bilang 
samsam. 

Nang maglaon, ang Kedar ay pinabagsak ni Na- 
bucodonosor na hari ng Babilonya. (Jer 49:28, 29) 
Ang pananakop ng monarka sa H Arabia ay binang- 
git ng Babilonyong istoryador na si Berossus, na si- 
nipi naman ni Josephus.--Against Apion, I, 129, 
133 (19). 

Isang mangkok na pilak (itinuturing na mula pa 
noong ikalimang siglo B.C.E.) na natagpuan sa Tell 
el-Maskhutah sa Ehipto ang may inskripsiyong Ara- 
maiko: “Qainu bar [na anak ni] Gesem, hari ng 
Qedar [Kedar].” Posibleng ang Gesem na tinutukoy 
rito ay si “Gesem na Arabe" na sumalansang sa mu- 
ling pagtatayo ng pader ng Jerusalem noong mga 
araw ni Nehemias.---Ne 2:19: 6:1, 2, 6. 

Binabanggit sa mga rekord ng Asirya na sa dam- 
bana ni Haring Hazail ng Kedar ay may mga ima- 
hen ng huwad na mga diyos na sina Atarsamain 
(itinuring ng mga Asiryano na siya rin si Ishtar Dil- 
bat), Dai, Nahai, Ruldaiu, Atarquruma, at Abirillu. 
Isang gintong bituin na may palamuting mahahala- 
gang bato ang nagsilbing sagisag ng diyosang si 
Atarsamain. Ayon sa Babilonyong Talmud (Taanit 
5b), sinamba rin ng mga tao ng Kedar ang tubig. 


KEDEMA [Gawing Silangan: Sa Dakong Sila- 
ngan]. Isang anak ni Ismael, huling binanggit sa 
pagkakasunud-sunod sa Genesis 25:15 at 1 Cronica 
1:31. Bilang katuparan ng pangako ni Jehova kay 
Abraham (Gen 17:20), si Kedema ay naging isa sa 
12 pinuno na nagmula kay Ismael. 


KEDEMOT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “silangan”]. Ang pangalang ito ay tu- 
mukoy sa isang lunsod sa S ng Jordan. Lumilitaw na 
tumukoy rin ito sa ilang na nakapalibot dito. Mula sa 
Ilang ng Kedemot, si Moises ay nagsugo ng mga 
mensahero sa Amoritang si Haring Sihon, at humi- 
ngi siya ng pahintulot na makaraan sa lupain nito. 
(Deu 2:26, 27) Noong una, ang Kedemot ay ibinigay 
sa mga Rubenita. Nang maglaon, ito'y iniatas sa 


77 


mga Meraritang Levita. (Jos 13:15, 18; 21:34, 36, 37, 
1Cr 6:77-79) Karaniwang pinapaboran ng mga isko- 
lar, bilang posibleng lokasyon nito, ang isa sa mga 
gulod na malapit sa pinagmumulan ng agusang li- 
bis ng Arnon, gaya ng Qasr ez-Za'faran, na mga 
16 na km (10 mi) sa HS ng ipinapalagay na lugar ng 
sinaunang Dibon. 


KEDES [Banal na Dako]. 

1. Isang lunsod sa timugang Juda. (Jos 15:21, 23) 
Posibleng ito rin ang Kades-barnea.-- Tingnan ang 
KADES, KADES-BARNEA. 

2. Isang lunsod ng Neptali na ibinigay sa mga 
Gersonita at ibinukod bilang isang kanlungang lun- 
sod. (Jos 20:7: 21:32, 33, 1Cr 6:71, 76) Dahil sa loka- 
syon nito, tinawag din itong “Kedes-neptali” (Huk 
4:6) at “Kedes sa Galilea.” (Jos 20:7) Yamang sa Ke- 
des naninirahan si Hukom Barak, dito niya tinipon 
ang kaniyang 10,000 tauhan mula sa Neptali at Ze- 
bulon bago sila nagtagumpay sa hukbong Canaani- 
ta na pinamumunuan ni Sisera. (Huk 4:6, 10) Pag- 
karaan ng ilang siglo, ang lunsod ay nilupig ni 
Haring Tiglat-pileser III ng Asirya noong panahon 
ng pamamahala ni Haring Peka ng Israel (mga 778- 
759 B.C.E.).---2Ha 15:29. 

Ipinapalagay na ang Kedes ay ang Tell Qades (Tel 
Qedesh). Iyon ay isang gulod kung saan matatanaw 
ang isang maliit ngunit matabang kapatagan na 
mga 20 km (12 mi) sa TK ng Dan. 

3. Isang lugar sa Isacar na iniatas sa “mga anak 
ni Gersom.” (1Cr 6:71, 72) Waring ito rin ang “Ki- 
sion” na binanggit sa katulad na talaan sa Josue 
21:28. Ang Tell Abu Qedeis (Tel Qedesh), na mga 
4 na km (2.5 mi) sa TS ng Megido, ay iminumung- 
kahi bilang posibleng lokasyon nito. Waring tutug- 
ma ito sa Josue 12:21, 22, kung saan ang Kedes ay 
lumilitaw na nasa kapaligiran ng Megido at Jok- 
neam. Yamang sa Megido tinalo ni Barak si Sisera 
(Huk 5:19), maaaring malapit sa Kedes na ito (at 
hindi sa Blg. 2) pinatay ni Jael, sa loob ng kaniyang 
tolda, ang pinuno ng hukbong Canaanita na si Sise- 
ra.--Huk 4:11, 17, 21. 


KEDORLAOMER. Isang hari ng sinaunang 
Elam na nagpalawak ng kaniyang kapangyarihan 
pakanluran hanggang sa mga hanggahan ng Ehip- 
to bago pa pumasok si Abraham sa Lupang Pangako 
noong 1943 B.C.E. Pagkaraan ng kanilang 12-tadng 
pagkaalipin, limang hari na malapit sa timugang 
dulo ng Dagat na Patay ang naghimagsik laban sa 
kanilang punong-panginoon sa silangan. Nang ika- 
14 na taon, si Kedorlaomer at ang tatlong kaalyado 
niya, sina Amrapel ng Sinar, Ariok ng Elasar, at Ti- 
dal ng Goiim, ay dumating sa K upang sugpuin ang 
paghihimagsik. Mula H hanggang T, tinalo nila ang 
mga lunsod na nasa kahabaan ng mga ruta ng ka- 


KELAL 


lakalan sa S ng Jordan, at sa T ng Dagat na Patay sa 
teritoryong pinanirahan ng mga Amalekita nang 
maglaon. Dahil dito, madali na nilang naitaboy ang 
limang hari na pasimuno ng insureksiyon. 

Kasama sa mga binihag ni Kedorlaomer ang pa- 
mangkin ni Abraham na si Lot, na naninirahan sa 
di-kalayuan. Nang mabalitaan ito ni Abraham, agad 
niya silang tinugis kasama ang 318 sa kaniyang na- 
sasandatahang mga lingkod. Ginulantang nila sa 
Dan ang mas malakas na puwersa ng mga kaaway 
at, pagkatapos nilang tugisin ang mga iyon hang- 
gang sa Hoba sa H ng Damasco ay nabawi nila si Lot 
at ang kaniyang mga pag-aari.---Gen 14:1-17. 

Wala sa mga talaan ng sinaunang mga tagapama- 
hala ng Elam ang pangalang Kedorlaomer, ngunit 
kinikilala na ito'y isang pangalang Elamita. Ang 
Kudur, na posibleng ibang anyo ng Kedor, ay gi- 
nagamit sa maraming tambalang pangalan. Ang 
Lagamar, na nahahawig sa laomer, ay pangalan ng 
isang bathalang Elamita. 


KEHELATA [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “kongregasyon"]. Isa sa mga lugar na 
pinagkampuhan ng mga Israelita noong nagpapa- 
gala-gala sila sa ilang. (Bil 33:22, 23) Hindi alam 
sa ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


KEILA. Isang nakukutaang Judeanong lunsod 
sa Sepela. (Jos 15:20, 33, 44, 1Sa 23:7) Marahil ang 
Keila ay itinatag, o pinamahalaan, ng isang (o mga) 
Calebita. (1Cr 4:15, 19) Karaniwang ipinapalagay na 
ito ay ang Khirbet Qila (Qeila), na nasa isang burol 
na mga 14 na km (8.5 mi) sa HK ng Hebron. Gaya 
ng rehiyon ng sinaunang Keila, sa ngayon ay mga 
butil ang itinatanim sa kapaligiran ng Khirbet Qila. 
--Ihambing ang 1Sa 23:1. 

Noong tinutugis siya ni Haring Saul, iniligtas ni 
David ang Keila upang huwag itong mahulog sa 
mga kamay ng mga Filisteo. Gayunman, pagkaraan 
nito'y kinailangan niya at ng kaniyang mga tauhan 
na tumakas mula sa lunsod upang huwag silang 
maisuko ng mga may-ari ng lupain ng Keila sa huk- 
bo ni Saul.--1Sa 23:5, 8-13. 

Ang lunsod na ito'y muling tinirahan pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya. Noong panahong kinu- 
kumpuni ang mga pader ng Jerusalem sa ilalim ng 
pangangasiwa ni Nehemias, may dalawang kalaha- 
ting distrito ng Keila, at bawat isa'y may kani-kani- 
yang “prinsipe.”---Ne 3:17, 18. 


KELAIAS. Isa pang pangalan ng Levitang si 
Kelita, isang kapanahon ni Ezra na saserdote.---Ezr 
10:23, tingnan ang KELITA Blg. 1. 


KELAL |Kasakdalan]. Isang dating tapon na 
kabilang sa “mga anak ni Pahat-moab.” Kasama 
siya sa mga nagpaalis sa kanilang mga asawang 


KELITA 


banyaga dahil sa tagubilin ni Ezra.--Ezr 10:16, 17, 
30, 44. 


KELITA [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “napakaikli” [samakatuwid nga, 
nabansot]]. 

1. Isa sa mga Levita noong mga araw ni Ezra na 
kumilala sa kanilang pagkakasala sa pagkuha ng 
mga asawang banyaga at sa gayon ay nagpaalis sa 
mga iyon. Tinatawag din siyang Kelaias. (Ezr 10:23, 
44) Posibleng siya rin ang Blg. 2 at 3. 

2. Isang Levita na tumulong kay Ezra sa “pagpa- 
paliwanag ng kautusan sa bayan’ noong 455 B.C.E. 
--Ne 8:7, 8: tingnan ang Blg. 1. 

3. Isang Levita na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa pamamagitan ng ta- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” noong pa- 
nahon ni Nehemias. (Ne 9:38, 10:1, 9, 10) Kung si 
Kelita mismo, sa halip na isang inapo, ang naroroon 
nang gawin ang kasunduang ito, maaaring siya rin 
ang Blg. 1 o Blg. 2. 


KELUB [Basket: Hawla]. 

1. Inapo ni Juda, kapatid ni Suha at ama ni Me- 
hir. (1Cr 4:1, 11) Ang saling “Kelub” ng kaniyang 
pangalan ay batay sa tekstong Masoretiko at ito ang 
makikita sa ilang salin. (KJ, NW, Ro, AT) Gayun- 
man, tinatawag siyang “Caleb” sa Griegong Septua- 
gint, Syriac na Peshitta, at sa Latin na Vulgate (ma- 
panuring rebisyon ni Clement). Kaya naman, ito 
ang makikita sa mga salin nina Knox at Lamsa. 

2. Ama ni Ezri na naglingkod kay Haring David 
bilang tagapangasiwa ng mga nagsasaka sa mga 
bukid.---1Cr 27:26. 


KELUBAI. 


KELUHI. Inaponi Bani. Isa sa mga nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga noong panahon ni 
Ezra.--Ezr 10:34, 35, 44. 


KEMOS. Ang pangunahing bathala ng mga Mo- 
abitang tinukoy bilang “bayan ni Kemos.” (Bil 21:29, 
Jer 48:46) Sinasabi ng ilang iskolar na ang batha- 
lang ito rin ang Baal ng Peor dahil ang huling na- 
banggit ay iniuugnay sa mga Moabita. (Bil 25:1-3) 
Sa mga panahon ng matinding kagipitan, kung hin- 
di man regular na ginagawa ng mga Moabita, ma- 
lamang ay naghahain sila ng kanilang mga anak 
kay Kemos.---2Ha 3:26, 27. 

Mas maiintindihan natin ang pangmalas ng mga 
Moabita sa kanilang diyos na si Kemos kung susuri- 
in natin ang Batong Moabita, isang itim na basal- 
tong stela na itinayo ni Haring Mesa ng Moab upang 
gunitain ang kaniyang paghihimagsik laban sa Isra- 
el. Ayon sa bantayog na ito, si Kemos ang nagbibi- 


Tingnan ang CALEB Blg. 1. 


78 


gay ng mga tagumpay sa pagbabaka, at siya rin 
ang nag-uutos na makipagdigma. Kinilala ni Ha- 
ring Mesa na si Kemos ang nagligtas sa kanila mula 
sa paniniil ng mga Israelita, at ikinatuwiran niya na 
ang kapighatiang dinanas nila sa mga kamay ni 
Omri na hari ng Israel ay dahil nagalit si Kemos sa 
kanila. 

Tinukoy ni Jepte si Kemos bilang diyos ng mga 
Ammonita. (Huk 11:24) Kinukuwestiyon ng ilang is- 
kolar ang kawastuan ng sinabi ni Jepte dahil, sa 
ibang mga talata, si Kemos ay palaging iniuugnay 
sa mga Moabita. Gayunman, dapat alalahanin na 
maraming sinasambang diyos ang mga Ammoni- 
ta noon. (Huk 10:6) Karagdagan pa, yamang ang 
mga Ammonita at mga Moabita ay magkaratig na 
mga bayan, at parehong nagmula sa pamangkin ni 
Abraham na si Lot, hindi kataka-taka na kapuwa su- 
mamba kay Kemos ang mga bansang ito. 

Maliwanag na nakarating sa Israel ang pagsamba 
kay Kemos noong panahon ng paghahari ni Solo- 
mon. Tiyak na dahil sa impluwensiya ng kaniyang 
mga Moabitang asawa kung kaya nagtayo si Solo- 
mon ng isang mataas na dako para kay Kemos “sa 
bundok na nasa tapat ng Jerusalem.” (1Ha 11:1, 7, 
8, 33) Pagkaraan ng mahigit na tatlong siglo, nang 
magsagawa si Josias ng malawakang reporma sa re- 
lihiyon, ang mataas na dakong ito ay ginawang di- 
karapat-dapat sa pagsamba.---2Ha 23:13. 

Nang humula ng kapahamakan para sa Moab ang 
propetang si Jeremias, sinabi niyang yayaon sa pag- 
katapon si Kemos na pangunahing diyos nito pati na 
ang kaniyang mga saserdote at mga prinsipe. Ikahi- 
hiya ng mga Moabita ang kanilang diyos dahil sa pa- 
giging inutil nito, kung paanong ikinahiya ng mga 
Israelita ng sampung-tribong kaharian ang Bethel, 
malamang ay dahil nasangkot ito sa pagsamba sa 
guya.--Jer 48:7, 13, 46. 


KEMUEIL. 

1. Isang anak ng kapatid ni Abraham na si Nahor 
at ng asawa nitong si Milca, samakatuwid, pamang- 
kin ni Abraham. Nagkaroon siya ng isang anak na 
nagngangalang Aram.---Gen 22:20, 21. 

2. Anak ni Siptan at isang pinuno ng tribo ni Ef- 
raim. Isa siya sa 12 lalaki na inatasan ni Jehova sa 
pamamagitan ni Moises upang maghati-hati ng lu- 
pain ng Canaan sa mga Israelita, anupat kumata- 
wan siya sa tribo ni Efraim sa gawaing ito.--Bil 
34:16-29. 

3. Isang Levita na ama ni Hasabias, lider sa tribo 
ni Levi noong mga araw ni David.--1Cr 27:16, 17. 


KENAANA [anyong pambabae ng Canaan]. 


1. Ama ni Zedekias na bulaang propetang ka- 
panahon ng mga haring sina Ahab at Jehosapat. 
--1Ha 22:11, 24; 2Cr 18:10, 23. 


79 


2. Inapo ni Benjamin sa pamamagitan nina Je- 
diael at Bilhan.— 1Cr 7:6, 10. 


KENAN [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maglabas, magtamo: bumili”]. Anak ni 
Enos, apo ni Set, at apo sa tuhod ni Adan. Siya ay 
ama ni Mahalalel at nabuhay nang 910 taon. (Gen 
5:3-14: 1Cr 1:1, 2) Maliwanag na si Kenan ay tinu- 
tukoy na si “Cainan, na anak ni Enos,” sa talaan ni 
Lucas ng talaangkanan ni Jesus.--Luc 3:37, 38. 


KENANI [pinaikling anyo ng Kenanias]. Isang 
Levita na nagtapat kay Jehova bago tinatakan ang 
“mapagkakatiwalaang kaayusan” na itinatag noong 
panahon ng pagkagobernador ni Nehemias.---Ne 9: 
3,4, 38. 


KENANIAS [malamang, Itinatag ni Jehova Nang 
Matibay]. 

1. Isang Levita na kapanahon ni Haring David. “Si 
Kenanias na pinuno ng mga Levita sa pagbuhat” ay 
isang taong bihasa at kuwalipikadong magturo sa 
iba hinggil sa wastong pagdadala ng sagradong Ka- 
ban.--1Cr 15:22, 25-27. 

2. Isang Kohatita na mula sa pamilya ni Izhar. Si 
Kenanias at ang kaniyang mga anak ay itinalaga sa 
“mga gawaing panlabas,” maliwanag na tumutukoy 
sa paglilingkod bilang mga hukom at mga opisyal, 
na umabot sa 6,000 nang panahong bilangin ni Da- 
vid ang mga Levita. (1Cr 26:29, 23:1-4, 12) Yamang 
mga Kohatita ang bumubuhat sa mga kagamitan ng 
santuwaryo noong mga araw ni Moises, posibleng 
ang Kenanias na ito at ang Blg. 1 ay iisa.--Bil 4: 
4, 5, 15. 


KENAT. Isang lugar sa S ng Jordan. Binihag ito 
ni Noba, malamang na isang Manasita. Pagkatapos 
ay tinawag niya ito ayon sa kaniyang sariling pa- 
ngalan. (Bil 32:42) Ngunit marahil ay hindi nanati- 
li ang katawagang “Noba,” sapagkat nang maglaon, 
“Kenat” ang iniulat na kinuha ng Gesur at Sirya. 
(1Cr 2:23) Nang maglaon, pinalitan ang pangalan 
nito ng Canatha. Isa ito sa orihinal na sampung lun- 
sod ng Decapolis. Ipinapalagay na ang Kenat ay 
ang mga guho sa Qanawat, mga 90 km (60 mi) 
sa TTS ng Damasco at 7 km (4.5 mi) sa HK ng ma- 
kabagong Soueida. 


KENAZ. 

1. Isa sa mga anak ng anak ni Esau na si Elipaz 
at isang shik sa lupain ng Edom.—Gen 36:11, 15, 42, 
43; 1Cr 1:36, 53. 

2. Ang ama nina Otniel at Seraias at kapatid ni 
Caleb na anak ni Jepune.—Jos 15:17; Huk 1:13; 3:9, 
11; 1Cr 4:13. 

3. Isang inapo ni Caleb na anak ni Jepune sa pa- 
mamagitan ni Elah.—1Cr 4:15. 


KENITA 


KENITA. Isang miyembro ng isang bayan na 
naninirahan sa Canaan o sa kapaligiran nito noong 
mga araw ni Abram (Abraham). Gayunman, ang 
Kasulatan ay walang ibinibigay na tiyak na kawing 
ng angkan upang malaman ang pinanggalingan 
ng mga ito.—Gen 15:18-21. 

Bagaman itinuturing ng ilang iskolar, salig sa ka- 
hawig na salitang Aramaiko, na ang “Kenita” ay na- 
ngangahulugang “panday,” hindi ito matiyak. Ang 
Bibliya mismo ay hindi tumutukoy sa mga Kenita 
bilang mga panday, ngunit lumilitaw na ipinahihi- 
watig nito na ang ilan sa kanila ay mga pastol. 
(Ihambing ang Exo 2:15, 16; 3:1; Huk 1:16.) Ayon sa 
isa pang mungkahi, ang terminong “Kenita” ay ini- 
uugnay sa isang salitang Hebreo na nangangahulu- 
gang “pugad,” at angkop ito sa paglalarawan sa ta- 
hanang dako o 'pugad' ng mga Kenita na “nakatatag 
sa malaking bato. ”---Bil 24:21. 

Noong panahong tumakas si Moises mula sa Ehip- 
to patungong lupain ng Midian, nag-asawa siya ng 
isang mula sa Kenitang pamilya na naninirahan 
doon. Kapag ang tagpo ng isang pangyayari ay nag- 
sasangkot sa kanilang paninirahan sa Midian, ang 
mga miyembro ng pamilyang ito ay tinatawag na 
mga Midianita, sa ibang mga kalagayan ay tinutu- 
koy sila bilang mga Kenita. Ipinahihiwatig nito na 
ang biyenan ni Moises na si Jetro, “na saserdote ng 
Midian,” at ang kaniyang bayaw na si Hobab ay ma- 
aaring mga Midianita mula sa heograpikong pang- 
malas. (Exo 2:15, 16: 3:1; 18:1: Bil 10:29, 30, Huk 
1:16) Sa kabilang dako naman, kung ang mga ka- 
mag-anak ni Moises ay mga inapo ni Midian batay 
sa lahi, maaari nga silang tawaging mga Kenita da- 
hil nagmula sila sa isang Kenitang sanga, o pamilya, 
ng mga Midianita, sa gayon ay magiging iba ang 
lahi nila sa mga Kenita na nabubuhay noong pana- 
hon ni Abraham bago ang kapanganakan ni Midian. 

Nang lilisanin na ng mga Israelita ang rehiyon ng 
Bundok Sinai, hiniling ni Moises kay Hobab na sa- 
mahan sila upang magsilbing “mga mata,” o isang 
giya, para sa bansa dahil sa kaalaman niya sa lugar 
na iyon. Bagaman tumanggi sa pasimula, lumilitaw 
na sumama rin si Hobab, sapagkat ang mga Kenita 
ay binabanggit nang maglaon na nanirahan sa Ilang 
ng Juda sa T ng Arad.--Bil 10:29-32, Huk 1:16. 

Noong dakong huli, si Heber na Kenita ay humi- 
walay mula sa iba pang mga Kenita at nagtayo ng 
kaniyang tolda sa Kedes. (Huk 4:11: tingnan ang 
Kepes Blg. 3.) Nang maibagsak ang mga hukbong 
Canaanita, si Sisera ay ‘patakbong tumakas patungo 
sa tolda ni Jael na asawa ni Heber na Kenita, sapag- 
kat may kapayapaan sa pagitan ni Jabin na hari ng 
Hazor at ng sambahayan ni Heber na Kenita.’ Ga- 
yunman, doon nagwakas ang buhay ni Sisera sa ka- 
may ni Jael.--Huk 4:17-21, 5:24-27. 


KENIZITA 


Noong mga araw ni Haring Saul ang ilang mga 
Kenita ay naninirahan sa gitna ng mga Amalekita. 
Kaya nga, noong makikipagdigma na si Saul laban 
sa mga Amalekita, hinimok niya ang mga Kenita na 
humiwalay upang makatakas sa kapahamakan. Ang 
ganitong kabaitan ay ipinamalas sapagkat ang mga 
Kenita mismo ay nagpakita ng maibiging-kabaitan 
sa lahat ng mga anak ni Israel noong panahong 
umaahon ang mga ito mula sa Ehipto.” (1Sa 15:5, 6, 
ihambing ang Exo 18:8, 9: Bil 10:29-33.) Noong da- 
kong huli, sinabi ni David kay Akis na lumusob siya 
“sa timog ng mga Kenita.” (1Sa 27:10) Ngunit ito ay 
bahagi ng isang mapanlinlang na pakana. Ang to- 
too, ang mga Kenita ay may palakaibigang pakiki- 
pag-ugnayan sa mga Israelita. Kaya, ang ilang sam- 
sam na inagaw mula sa mga Amalekita ay ipinadala 
ni David “sa kanila na nasa mga lunsod ng mga Ke- 
nita,” malamang na nasa bulubunduking pook ng ti- 
mugang Juda.— 1Sa 30:29. 

Ang mga pamilya ng mga eskriba na naninirahan 
sa Jabez ay mga Kenita “na nanggaling kay Ham- 
mat na ama ng sambahayan ni Recab.” (1Cr 2:55) 
Binabanggit sila may kaugnayan sa mga inapo ni 
Juda.--1ICr 2:3. 

Ang pamumuhay ng mga Kenita kasama ng sari- 
saring mga tao sa iba't ibang panahon at lugar ay 
maaaring nagpapahiwatig na ang mga taong ito na 
pagala-gala o mistulang pagala-gala ay hindi lubu- 
sang napasanib sa anumang iba pang tribo o bayan. 

Hindi espesipikong iniulat ng Bibliya kung ano 
ang nangyari sa mga Kenita na tinawag ding Kain. 
Ang kasabihan ni Balaam may kinalaman sa mga 
ito ay nagbangon ng tanong: “Hanggang kailan pa 
kaya bago ka dalhing bihag ng Asirya?” (Bil 24:21, 
22) Kaya maaaring ang ilang Kenita ay nanirahan 
sa hilagang kaharian ng Israel at sa nakapalibot na 
mga lupain at kasama ng mga ito ay dinalang bihag 
ng mga Asiryano.--2Ha 15:29, 17:6. 


KENIZITA [Ni (Kay) Kenaz]. 

1. Miyembro ng isang di-Israelitang bayan na 
nasa Canaan o malapit doon na ang teritoryo ay ipi- 
nangako ni Jehova sa binhi ni Abram. (Gen 15:18, 
19) Maliwanag na ang mga Kenizita ay lumipat sa 
Negeb mula sa TS, anupat posibleng nangalat sa 
isang bahagi ng Edom at gayundin sa lugar na na- 
ging timugang Juda, at ginawa nila iyon bago saku- 
pin ng Israel ang Lupang Pangako. 

Ang mga Kenizita ay iniuugnay ng ilang iskolar 
kay Kenaz na isang shik ng Edom na nagmula kay 
Esau sa pamamagitan ni Elipaz (Gen 36:15, 16), at 
sa gayon ay itinuturing bilang isang prominenteng 
pamilyang Edomita. Gayunman, hindi matiyak ang 
aktuwal na pagkakakilanlan ng ninuno sa panig ng 
ama ng mga Kenizita yamang walang ibinibigay na 
detalye ang Bibliya may kinalaman dito. Noong pa- 


80 


nahon ni Abram, ang pagbanggit ni Jehova sa mga 
Kenizita bilang kasama sa mga naninirahan sa teri- 
toryo na magiging pag-aari ng binhi ni Abram (Gen 
15:18, 19) ay hindi sumusuporta sa pangmalas na 
ang mga Kenizita ay mga inapo ni Esau, na hindi pa 
ipinanganganak noon. 

2. Ang tapat na si Caleb ay tinatawag na “anak ni 
Jepune na Kenizita.” (Bil 32:12: Jos 14:6, 14) Si Jepu- 
ne ay maaaring nagmula sa isang miyembro ng 
mga di-Israelitang Kenizita (Gen 15:18, 19) na naki- 
sama sa mga inapo ni Jacob (Israel), anupat nag- 
asawa ng isang babaing Israelita. Gayunman, mas 
malamang na ang pangalang Kenizita sa kaniyang 
kaso ay nagmula sa isang ninunong ulo ng Judea- 
nong pamilya na nagngangalang Kenaz, na ipina- 
ngalan din sa kapatid ni Caleb.--Jos 15:17: Huk 
1:13; 1Cr 4:13. 


KEPAR-AMMONI [Nayon ng mga Ammoni- 
ta]. Isang lunsod na kasama sa mana ng tribo ni 
Benjamin. (Jos 18:21, 24) Hindi tiyak kung saan ang 
lokasyon nito, may mga nagsasabi na ito ang Khir- 
bet Kefr “Ana, isang wasak na lugar na mga 5 km 
(3 mi) sa HHS ng Bethel. 


KEPIRA [Nayon]. Isang Hivitang lunsod (Jos 9: 
7, 17). Isa ito sa apat na lunsod na nagpadala ng Gi- 
beonitang mga embahador na nagpanggap na mula 
sa isang malayong lupain. Sa pamamagitan ng pan- 
lilinlang na ito ay nakumbinsi nilang makipagtipan 
sa kanila ang mga Israelita sa ilalim ni Josue. (Jos 
9:3-27) Sa ngayon, madaling makilala ang Kepira 
dahil iniuugnay ito sa malawak na kaguhuan sa 
Khirbet Kefireh, 7 km (4.5 mi) sa KTK ng el-Jib (Gi- 
beon) sa taluktok ng dati'y baytang-baytang na 
mga pader na pandepensa. Ang estratehikong posi- 
syon ng Kepira ay nagsilbing pananggalang ng Gi- 
beon laban sa pagsalakay ng mga kaaway mula sa 
kanluran. Noong panahong ipinamamahagi ang lu- 
pain, ang Kepira ay napunta sa mana ng Benjamin 
(Jos 18:26), at pagkatapos ng pagkatapon, kasama 
ito sa mga lunsod na muling pinamayanan.---Ezr 2: 
1, 25: Ne 7:29. 


KERAN. Isang anak ng Horitang si Shik Dison. 
--Gen 36:26, 1Cr 1:41. 


KEREN-HAPUC [posible, Sungay ng Itim na 
Pinta (sa Mata) [samakatuwid nga, sisidlan ng kolo- 
rete]]. Ang ikatlo at pinakabata sa mga anak na ba- 
bae na ipinanganak kay Job nang pagpalain siya ni 
Jehova pagkatapos niyang dumanas ng malaking 
pagsubok at pagdurusa. (Job 42:12-14) Ang panga- 
lang ito ay maaaring nagpapahiwatig ng magagan- 
dang mata, o maaaring ipinahihiwatig nito ang 
kaniyang pambihirang kagandahan sa kabuuan, ya- 
mang “walang mga babae ang nasumpungang ka- 


81 


singgaganda ng mga anak na babae ni Job sa buong 
lupain.” (Job 42:15) Ang antimony, isang mangasul- 
ngasul na puting metalikong substansiya, ay nagbi- 
bigay ng makintab na itim na kulay at ginagamit ng 
mga babae sa Silangan noong panahon ng Bibliya 
bilang pantina sa kanilang mga pilikmata at mara- 
hil pati sa kanilang mga kilay, o ginagamit ito upang 
ipangkulay sa mga gilid ng talukap ng kanilang mga 
mata, sa gayon ay pinagtitinging malaki at maki- 
nang ang mga mata.--Tingnan ang 2Ha 9:30, Jer 
4:30. 


KERETEO, MGA. Pangalan ng isang bayan 
na iniuugnay sa mga Filisteo. (Eze 25:16: Zef 2:5) 
May mga Kereteong naglingkod sa mga hukbong 
militar ng piling bansa ni Jehova.---2Sa 8:18, 20:23, 
1Cr 18:17. 

Naniniwala ang ilang leksikograpo sa wikang He- 
breo na ang kere-thim' ay nagmula sa salitang-ugat 
na karath’ (nangangahulugang “lipulin”) at dapat 
isalin bilang “tagapuksa.” Gayunman, ipinapalagay 
ng maraming komentarista sa Bibliya na ang termi- 
nong Hebreo para sa “mga Kereteo” (kerethim') 
ay tumutukoy sa nasyonalidad. Ngunit sumasang- 
ayon sila na maaaring karath’ ang talagang sali- 
tang-ugat ng kere-thim'at na maaaring si Jehova ay 
gumamit ng magkatunog na mga salita sa Ezekiel 
25:16 nang manumpa siya: “Lilipulin ko [hikh-ratti'] 
ang mga Kereteo [kere-thim'],” na katumbas ng 'Pa- 
patayin ko ang mga pumapatay.” 

Sa Ezekiel 25:15-17 at Zefanias 2:5-7, ang mga 
Kereteo at ang mga Filisteo ay magkasamang bi- 
nanggit, at waring ipinahihiwatig nito na mayroon 
silang malapit na kaugnayan. Sa Griegong Septua- 
gint, ang terminong “mga Kereteo” sa mga tala- 
tang ito ay pinalitan ng “mga Cretense,” marahil ay 
upang iugnay sila sa mga Filisteo na “mula sa Creta 
[Captor].” (Am 9:7) Dahil dito, at yamang lumilitaw 
sa 1 Samuel 30:14, 16 na ang mga Kereteo ay konek- 
tado sa “lupain ng mga Filisteo,” ipinapalagay ng ka- 
ramihan sa mga iskolar na ang mga Kereteo at ang 
mga Filisteo ay iisang bayan lamang o kaya naman 
ay dalawang bayan na may malapit na kaugnayan. 
Sinasabi naman ng iba na maaaring ang mga Kere- 
teo ay isang pangunahing tribo ng mga Filisteo. 

Iminumungkahi na bagaman noong una ay dala- 
wang bayan sila, maaaring ang mga Filisteo ang 
mas makapangyarihan o sila ang mas naunang du- 
mating sa Canaan at sa gayo'y sila ang nangibabaw 
nang bandang huli, kung kaya isinunod sa pangalan 
nila ang lupaing tinawag na Filistia, bagaman hindi 
naman tuluyang naglaho ang pangalang mga Kere- 
teo. Batay sa pangmalas na ito, ang nabanggit na 
mga hula ni Ezekiel at ni Zefanias ay nanganga- 
hulugang magpapasapit si Jehova ng paghihiganti 


KERIOT-HEZRON 


at kaabahan sa lahat ng tumatahan sa mga lunsod 
ng Filistia, kapuwa sa mga Filisteo at mga Kereteo, 
mga hulang maliwanag na tinupad ng mga Babi- 
lonyo. 

May mga Kereteong napabilang sa mga hukbong 
sandatahan ni David, at sila at ang mga Peleteo (na 
madalas banggitin kasama nila) ay maaaring nag- 
lingkod bilang tagapagbantay ng hari sa pangungu- 
na ni Benaias. (2Sa 8:18, 20:23: 1Cr 18:17: ihambing 
ang 2Sa 23:22, 23: 1Cr 11:25.) Dahil dito, kadalasa'y 
iniuugnay sila ng mga iskolar sa “tagapagbantay na 
Cariano” na naglingkod pagkaraan pa ng mahigit 
100 taon, noong panahon ng saserdoteng si Jehoia- 
da. (2Ha 11:4, 19: tingnan ang CARIANO, TAGAPAGBAN- 
TAY NA.) Bagaman lumilitaw na ipinanganak silang 
mga banyaga, ang mga Kereteo noong mga araw ni 
David ay hindi basta mga mersenaryong nagliling- 
kod lamang dahil sa personal na pakinabang (gaya 
ng karaniwang maling akala), kundi talagang tapat 
sila kay David bilang pinahiran ni Jehova. Naipakita 
nila ito nang may-katapatan silang manatili sa pa- 
nig ni David nang mapilitan itong umalis sa Jeru- 
salem dahil “ang puso ng mga lalaki ng Israel” 
ay sumunod sa rebeldeng si Absalom. (2Sa 15:13, 
18) Nang maglaon, tumulong din ang mga Kereteo 
upang masugpo ang paghihimagsik ni Sheba na 
Benjamita, at sinuportahan nila si Solomon, na pini- 
li ni David bilang kahaliling hari ng Israel.---2Sa 
20:7, 1Ha 1:38, 39, 44. 


KERIOT [Mga Bayan]. Isang lugar na binanggit 
sa dalawang hula laban sa Moab. (Jer 48:24, Am 
2:2) Maaaring ipinahihiwatig ng kahulugan ng pa- 
ngalan nito na ang lunsod ay binubuo noon ng 
ilang mas maliliit na bayan. Hindi tiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon ng Keriot. Walang-katiya- 
kang iminumungkahi ng ilang iskolar ang Saliya, 
isang dako na mga 16 na km (10 mi) sa STS ng Di- 
bon at sa H ng Arnon. Naniniwala naman ang iba 
na marahil ang Keriot ay ang Ar din, sa T ng Ar- 
non. Ang pangmalas na ito ay waring sinusuporta- 
han ng bagay na ang Ar at ang Keriot, bagaman 
inihaharap bilang mga pangunahing lunsod (iham- 
bing ang Am 2:1-3, Deu 2:9, 18), ay hindi lumilitaw 
na magkasama sa mga talaan ng mga bayang Mo- 
abita.--Ihambing ang Isa 15 at 16; Jer 48. 

Bagaman walang pahiwatig ang Batong Moabita 
hinggil sa lokasyon ng Keriot, ipinakikita naman 
nito na ang diyos na si Kemos ay may santuwaryo 
roon. 


KERIOT-HEZRON [Mga Bayan ng Hezron]. 
Isa pang pangalan ng Hazor (Blg. 3). Ito'y isang 
bayan ng Juda at ipinapalagay na ang Khirbet 
el-Qaryatein (Tel Qeriyyot), mga 20 km (12 mi) 
sa T ng Hebron.—Jos 15:25. 


KERIT, AGUSANG LIBIS NG 


KERIT, AGUSANG LIBIS NG [Hinukay]. 
Isang agusang libis sa S ng Jordan kung saan nag- 
kubli si Elias at pinakain ng mga uwak matapos ni- 
yang ipahayag kay Haring Ahab ng Israel ang isang 
dumarating na tagtuyot. (1Ha 17:1-7) Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


KEROS [posible, Yumuko]. Ang pinagmulan ng 
isang pamilya ng mga Netineo na ang ilan sa mga 
inapo ay kabilang sa mga bumalik sa Jerusalem at 
Juda kasama ni Zerubabel pagkatapos ng pagkata- 
pon sa Babilonya.--Ezr 2:1, 2, 43, 44; Ne 7:6, 7, 
46, 47. 


KERUB. Isang lunsod sa Babilonia. Dito nang- 
galing ang ilang tapon na bumalik sa Jerusalem no- 
ong 537 B.C.E. Hindi matalunton ng mga ito ang 
kanilang talaangkanan kung kaya hindi nila mapa- 
tunayan na sila'y mga Israelita.---Ezr 2:59; Ne 7:61. 


KERUBIN. Anghelikong nilalang na may mata- 
as na ranggo, pantanging mga tungkulin, at naiiba 
sa mga serapin. Sa Bibliya, ang una sa 92 pagbang- 
git sa kanila ay nasa Genesis 3:24. Doon, sinasabi na 
matapos palayasin ng Diyos sina Adan at Eva mula 
sa Eden, naglagay siya ng mga kerubin (sa Heb., 
keru-vim') sa S pasukan at ng nagliliyab na talim ng 
tabak “upang bantayan ang daan patungo sa pu- 
nungkahoy ng buhay.” Hindi sinasabi kung ilan ang 
eksaktong bilang ng mga kerubing inilagay roon. 

Kasama sa mga dekorasyon ng tabernakulong iti- 
nayo sa ilang ang mga disenyong kerubin. Dala- 
wang kerubin na yari sa pinukpok na ginto ang nasa 
ibabaw ng magkabilang dulo ng takip ng Kaban. 
Ang mga ito ay magkaharap at nakayukod sa takip 
at parang sumasamba. Bawat isa ay may dalawang 
pakpak na nakaunat nang paitaas at nakalilim sa ta- 
kip na para bang binabantayan at pinoprotektahan 
ito. (Exo 25:10-21, 37:7-9) Mayroon ding ibinurdang 
mga pigura ng mga kerubin sa mga telang pantol- 
da na nagsisilbing panloob na pantakip ng taberna- 
kulo, at sa kurtinang partisyon sa pagitan ng dakong 
Banal at ng Kabanal-banalan.--Exo 26:1, 31, 36: 
8, 35. 

Di-tulad ng paniwala ng ilan, ang mga disenyong 
kerubin na ito ay hindi nakatatakot na mga pigu- 
rang kinopya sa dambuhalang may-pakpak na mga 
imaheng sinasamba noon ng mga bansang pagano. 
Ayon sa sinaunang tradisyong Judio (walang sina- 
sabi ang Bibliya tungkol dito), ang mga kerubing ito 
ay may anyong tao. Ang mga ito'y mahuhusay na 
mga likhang-sining, na naglalarawan sa mga ang- 
helikong nilalang na may maluwalhating kaganda- 
han, at ang bawat detalye ng mga ito ay ginawa 
“ayon sa... parisan” na tinanggap ni Moises mula 
kay Jehova mismo. (Exo 25:9) Inilalarawan ng apos- 


82 


tol na si Pablo ang mga ito bilang “maluwalhating 
mga kerubin na lumililim sa panakip na pampalu- 
bag-loob.” (Heb 9:5) Ang mga kerubing ito'y iniug- 
nay sa presensiya ni Jehova: “At doon ako haharap 
sa iyo at magsasalita ako sa iyo mula sa ibabaw ng 
takip, mula sa pagitan ng dalawang kerubin na nasa 
ibabaw ng kaban ng patotoo.” (Exo 25:22, Bil 7:89) 
Kaya naman sinasabing si Jehova ay “nakaupo sa 
[o, sa pagitan ng] mga kerubin.” (1Sa 4:4, 2Sa 6:2; 
2Ha 19:15: 1Cr 13:6, Aw 80:1, 99:1; Isa 37:16) Sa 
makasagisag na paraan, ang mga kerubin ay nagsil- 
bing “kawangis ng karo” na sinasakyan ni Jehova 
(1Cr 28:18), at ang mga pakpak ng mga kerubin ay 
naglalaan ng proteksiyon at mabilis na paglalakbay. 
Kaya naman, sa matulaing awit, inilarawan ni Da- 
vid kung gaano kabilis siya sinaklolohan ni Jehova, 
na gaya ng isa na ‘dumating na nakasakay sa isang 
kerubin at dumating na lumilipad at “nasa mga 
pakpak ng isang espiritu.”--2Sa 22:11: Aw 18:10. 

Ayon sa detalyadong mga arkitektural na plano 
ng maringal na templo ni Solomon, dalawang pag- 
kalaki-laking kerubin ang dapat ilagay sa Kabanal- 
banalan. Ang mga ito'y gawa sa kahoy ng punong- 
langis na kinalupkupan ng ginto, at bawat isa ay 
may taas na sampung siko (4.5 m; 14.6 piye). Ang 
mga ito'y nasa bandang gitna ng silid at parehong 
nakaharap sa S, ang isa ay nakatayo sa H at ang isa 
naman ay nasa T. Bagaman sampung siko ang layo 
nila sa isa't isa, ang tig-isang dulo ng kanilang na- 
kaunat na mga pakpak ay nagpapang-abot sa gitna 
ng silid, at ang mga pakpak na iyon ay lumililim sa 
kaban ng tipan at sa mga pingga nito, na nasa iba- 
ba. Ang kabilang pakpak ng isang kerubin ay uma- 
abot sa pader sa H at ang kabilang pakpak naman 
ng isa pa ay umaabot sa pader sa T. Sa gayon, oku- 
pado ng nakaunat na mga pakpak ng mga kerubin 
ang buong 20-sikong lapad ng silid. (Tingnan ang 
TEMPLO.) Mayroon ding nililok na inukit na mga ke- 
rubing kinalupkupan ng ginto sa dekorasyon ng 
mga pader at mga pinto ng templo. Napapalamutian 
din ng mga kerubin ang mga gilid ng mga tansong 
karwahe para sa tubig. (1Ha 6:23-35, 7:29-36, 8: 
6, 7: 1Cr 28:18, 2Cr 3:7, 10-14, 5:7, 8) Gayundin, 
may mga nakaukit na kerubing nakapalamuti sa 
mga pader at mga pinto ng templong nakita ni Eze- 
kiel sa pangitain.---Eze 41:17-20, 23-2b. 

Naglahad din si Ezekiel ng ilang pangitain kung 
saan nakakita siya ng makasagisag na mga kerubin 
na di-pangkaraniwan ang kaanyuan. Matapos ni- 
yang tukuyin ang mga ito bilang “mga nilalang na 
buhay” (Eze 1:5-28), ipinakilala niya ang mga ito bi- 
lang “mga kerubin.” (Eze 9:3: 10:1-22, 11:22) Sa mga 
pangitaing ito, ang mga kerubin ay ipinakikitang 
may malapit na kaugnayan sa maluwalhating per- 
sona ni Jehova at palagiang naglilingkod sa kaniya. 


83 


Sa makahulang aklat ni Ezekiel, sinabihan din siya 
na “magpailanlang . . . ng isang panambitan may ki- 
nalaman sa hari ng Tiro,” at doo'y tinukoy niya ang 
hari bilang maluwalhating kerubing tumatakip, na 
dati'y nasa “Eden, na hardin ng Diyos,” ngunit hinu- 
baran ng kagandahan nito at ginawang gaya ng abo 
sa lupa. “Ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong 
Jehova: . . . ‘Ikaw ang pinahirang kerubin na tumata- 
kip, at itinatag kita. Sa banal na bundok ng Diyos ay 
naroon ka. Sa gitna ng maaapoy na bato ay nagpala- 
kad-lakad ka. Ikaw ay walang pagkukulang sa iyong 
mga lakad mula nang araw na lalangin ka hanggang 
sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. ... Aalisin 
kita bilang lapastangan mula sa bundok ng Diyos, at 
pupuksain kita, O kerubin na tumatakip [O kerubing 
nagsasanggalang,” Vg]. ”"—Eze 28:11-19. 


KESALON [(Nasa) Balakang [samakatuwid nga, 
dalisdis]]. Isang lunsod na binanggit kasama ng 
Bundok Jearim at bahagi ng H hangganan ng Juda. 
(Jos 15:10) Sa ngayon, karaniwang ipinapalagay na 
ito ay ang Kesla (Kesalon), na mga 17 km (11 mi) sa 
K ng Jerusalem. 


KESED. Isa sa walong anak na isinilang ni Milca 
kay Nahor na kapatid ni Abraham.---Gen 22:20-22. 


KESIL, KONSTELASYON NG [sa Heb., ke- 
sil’, “hangal”]. Bagaman ang salitang ito ay ginamit 
nang maraming ulit sa saligang diwa nito na “ha- 
ngal” (ihambing ang Aw 49:10; 92:6; Kaw 1:22), ga- 
yunma'y ipinahihiwatig ng konteksto sa apat na ta- 
lata (Job 9:9: 38:31, Am 5:8; at Isa 13:10 [dito 
ay nasa anyong pangmaramihan]) na ginamit ito 
upang tumukoy sa isang kalipunan o grupo ng mga 
bituin. 

Ang terminong ito ay karaniwang itinuturing na 
kumakapit sa Orion, tinatawag ding ang manganga- 
so, isang napakaprominenteng konstelasyon na ki- 
naroroonan ng higanteng mga bituin na Betelgeuse 
at Rigel. Isinalin ng Latin na Vulgate ang kesil’ bi- 
lang “Orion” sa Job 9:9 at Amos 5:8. Tinutularan ng 
karamihan sa mga salin ang Latin na Vulgate sa 
pangmalas nito na ang kesil’ ay tumutukoy sa Orion. 
Ang sinaunang mga bersiyong Targum at Syriac ay 
kababasahan ng “higante,” at katumbas ito ng pa- 
ngalang Arabe para sa konstelasyon ng Orion, gab- 
bar, o “isa na malakas” (katumbas sa Hebreo, gib- 
bohr’). 

Ang terminong ito ay ginagamit sa Amos 5:8 
may kaugnayan sa pagsaway sa Israel dahil hindi 
nito hinanap ang tunay na Diyos na si Jehova, ang 
Maylikha ng mga konstelasyon sa langit. Sa Isaias 
13:9, 10, kung saan ginamit ang pangmaramihang 
kesileh-hem’ (ang kanilang mga konstelasyon ng 
Kesil), inilalarawan ang “araw ni Jehova,” kung kai- 
lan ang mga maniniil na mapagmapuri at palalo ay 


KETONG 


ibababa at ang mga bagay sa kalangitan ay hindi na 
magbibigay ng kanilang liwanag. 


KESO. Sa matulain at makasagisag na panana- 
lita, inilarawan ni Job kung paano siya nabuo sa ba- 
hay-bata ng kaniyang ina, anupat sinabi niya sa 
Dakilang Maylalang: “Hindi mo ba ako ibinuhos 
na gaya nga ng gatas at tulad ng keso upang kurta- 
hin ako?"—Job 10:10. 

Naiiba ang paggawa ng keso sa paggawa ng man- 
tikilya. Ang mantikilya ay nabubuo sa pamamagi- 
tan ng pagbati sa gatas. Upang makagawa naman 
ng keso noong sinaunang panahon, mabilis na kinu- 
kurta ang gatas sa pamamagitan ng substansiyang 
rennet na mula sa loob ng tiyan ng isang hayop o sa 
pamamagitan ng katas ng partikular na mga dahon 
o mga ugat. Matapos kurtahin, pinatutulo ang whey 
(malabnaw na bahagi ng gatas) at maaari nang ka- 
inin ang sariwang mga kulta. 

Tinagubilinan si David na magdala ng “sampung 
bahagi ng gatas” sa pinuno ng 1,000 na kinabibila- 
ngan ng kaniyang mga kapatid sa hukbo ni Saul. 
(1Sa 17:17, 18) Sa orihinal, ang aktuwal na mababa- 
sa ay “sampung hiwa ng gatas,” na maaaring na- 
ngangahulugang “sampung keso ng sariwang ga- 
tas.” Ang Latin na Vulgate naman ay kababasahan 
ng “sampung maliliit na hulma [o, molde] ng keso.” 
Noong panahon ng digmaang sibil na pinamunuan 
ni Absalom, ang mga kaibigan ni David ay nagpa- 
dala sa kaniya ng mga panustos na pagkain, at ka- 
bilang sa mga ito ang “mga kulta mula sa baka,” na 
maaaring malalambot na kes0.---2Sa 17:29. 


KESULOT [Mga Balakang, [samakatuwid nga, 
mga dalisdis]]. Isang lunsod ng Isacar na nasa 
hangganan nito (Jos 19:18) at malamang na ito rin 
ang Kislot-tabor. (Jos 19:12) Karaniwang ipinapala- 
gay na ito ang Iksal (Kislot Tavor), na nasa paanan 
ng mga burol ng Nazaret at mga 3 km (2 mi) 
sa TS ng lunsod na iyon. Kaya naman, ito ay nasa 
Kapatagan ng Jezreel sa dakong K ng Bundok Tabor. 


KET [n]. Ang ikawalong titik sa alpabetong He- 
breo. Ang titik na ito ang pinakamagaralgal sa mga 
paimpit na tunog at kahawig ito ng tunog ng “ch" sa 
salitang Scottish na loch o sa salitang Aleman na 
ach. Sa Hebreo, ang bawat talata sa ikawalong sek- 
siyon ng Awit 119 (tal 57-64) ay nagsisimula sa ti- 
tik na ito. 

Sa akdang ito, tinutumbasan ito ng translitera- 
syong k na dapat bigkasin nang may malakas na 
buga ng hangin. 


KETONG. Isang karamdaman na sa Bibliya ay 
tinutukoy sa pamamagitan ng terminong Hebreo na 
tsara 'ath at ng salitang Griego na le'pra. Ang taong 
mayroon nito ay tinatawag na ketongin. 


KETONG 


Sa Kasulatan, ang “ketong” ay hindi lamang tu- 
mutukoy sa ketong na alam natin sa ngayon, dahil 
hindi lamang mga tao ang maaaring maapektuhan 
nito kundi pati mga damit at mga bahay. (Lev 
14:55) Ang ketong sa ngayon ay tinatawag na Han- 
sen's disease, na pinangalanan nang ganito dahil si 
Dr. Gerhard A. Hansen ang nakatuklas sa mikrobyo 
na karaniwang ipinapalagay na sanhi ng karamda- 
mang ito. Gayunman, bagaman mas malawak pa 
ang tinutukoy ng tsa-ra “ath kaysa sa ketong sa nga- 
yon, walang alinlangan na ang ketong sa tao, na ti- 
natawag sa ngayon na Hansen 's disease, ay umiral 
din sa Gitnang Silangan noong panahon ng Bibliya. 

Mga Uri ng Ketong, at ang Kanilang mga 
Epekto. Sa ngayon ang ketong, o Hansen's dis- 
ease, na hindi gaanong nakahahawa, ay may tatlong 
pangunahing uri. Ang isa, ang nodular type, ay lu- 
milikha ng pangangapal ng balat at pagtubo ng mga 
bukol, una ay sa balat ng mukha at pagkatapos ay sa 
iba pang mga bahagi ng katawan. Pinahihina rin 
nito ang mga mucous membrane ng ilong at lalamu- 
nan ng maysakit. Tinatawag itong black leprosy. 
Ang isa pang uri ay ang anesthetic leprosy, kung 
minsan ay tinatawag na white leprosy. Hindi ito ka- 
sinlubha ng black leprosy at pangunahin nang naa- 
apektuhan nito ang mga peripheral nerve. Maaaring 
ang palatandaan nito ay balat na makirot kapag na- 
hihipo, bagaman maaari rin itong lumikha ng pama- 
manhid. Ang ikatlong uri ng ketong ay kombinasyon 
ng mga sintomas ng dalawang nabanggit na uri. 

Habang lumulubha ang ketong, ang mga bukol na 
naunang lumitaw ay nagnanana, ang buhok sa ulo 
at kilay ay maaaring malugas, ang mga kuko ay 
maaaring lumuwag, mabulok, at malagas. Pagkata- 
pos, ang mga daliri, mga biyas, ilong, o mga mata 
ng maysakit ay maaaring unti-unting maagnas. Sa 
dakong huli, sa pinakamalulubhang kaso, ang may- 
sakit ay namamatay. Tiyak na kabilang sa Biblikal 
na “ketong” ang gayong malubhang sakit at ipinaki- 
kita ito ng pagtukoy rito ni Aaron bilang isang ka- 
ramdaman kung saan ang “kalahati ng laman ay ag- 
nas na.'—Bil 12:12. 

Tinutulungan tayo ng paglalarawang ito upang 
higit na maunawaan ang mga pagtukoy ng Bibliya 
sa nakapanghihilakbot na karamdamang ito at ang 
napakasamang ibinunga ng kapangahasan ni Uzias 
nang magtangka siyang maghandog ng insenso sa 
templo ni Jehova.---2Ha 15:5; 2Cr 26:16-23. 

Diyagnosis. Sa pamamagitan ng Kautusang Mo- 
saiko, naglaan si Jehova sa Israel ng impormasyon 
upang matiyak ng saserdote kung ang sakit ay ke- 
tong at upang malaman niya ang pagkakaiba nito sa 
ibang mga sakit sa balat na di-gaanong malubha. 
Batay sa nakatala sa Levitico 13:1-46, makikita na 
ang ketong ay maaaring magsimula sa isang singaw, 


84 


langib, pantal, bukol, o pilat sa balat ng isa dahil sa 
apoy. Kung minsan ang mga sintomas ay kitang- 
kita. Ang balahibo sa apektadong bahagi ay namu- 
muti, at ang karamdaman ay nakikitang mas mala- 
lim kaysa sa balat. Halimbawa, dahil sa isang puting 
singaw sa balat ay maaaring pumuti ang balahibo, at 
maaaring lumitaw ang sariwang laman sa singaw. 
Nangangahulugan ito na ang isa ay may ketong at 
ipahahayag siyang marumi. Gayunman, sa ibang 
mga kaso, ang karamdaman ay hindi mas malalim 
sa balat, kaya naman ikinukuwarentenas ang may- 
sakit sa loob ng isang yugto at pagkatapos ay sinusu- 
ri siya ng saserdote, na siyang huling magpapasiya 
hinggil dito. 

Kinikilala na ang ketong ay maaaring umabot sa 
isang kalagayan na hindi na ito nakahahawa. Kapag 
kumalat ito sa buong katawan, anupat ang kabuuan 
nito ay namuti, at wala nang makitang buhay na la- 
man, tanda ito na tapos na ang pagkalat ng sakit at 
na mga marka na lamang ng pinsala ang naiwan. Sa 
gayon ay ipahahayag ng saserdote na malinis na 
ang maysakit, anupat ang karamdaman ay hindi na 
isang banta sa iba.--Lev 13:12-17. 

Kapag nawala na ang karamdaman ng ketongin at 
gumaling na siya, may mga kaayusan na dapat sun- 
din upang mapadalisay niya ang kaniyang sarili sa 
seremonyal na paraan, at kabilang sa mga ito ang 
paghahandog ng saserdote ng hain alang-alang sa 
kaniya. (Lev 14:1-32) Ngunit kung ang ketongin na 
hindi pa magaling ay ipahahayag na marumi ng sa- 
serdote, pupunitin ang mga kasuutan ng ketongin, 
ang kaniyang ulo ay pababayaang hindi nakaa- 
yos, tatakpan niya ang kaniyang bigote o nguso, 
at sisigaw siya ng “Marumi, marumi!” Kailangan 
siyang tumahang nakabukod sa labas ng kampo 
(Lev 13:43-46), isang hakbanging ginagawa upang 
hindi mahawahan ng ketongin yaong mga sa gitna 
nila ay nagtotolda si Jehova. (Bil 5:1-4) Waring no- 
ong panahon ng Bibliya, ang mga ketongin ay nag- 
sasama-sama o naninirahang magkakasama, sa ga- 
yo'y natutulungan nila ang isa't isa.--2Ha 7:3-5, 
Luc 17:12. 

Sa mga kasuutan at mga bahay. Maaari ring 
maapektuhan ng ketong ang mga kasuutang lana 
o lino, o ang isang kagamitang yari sa balat. Maaa- 
ring mawala ang salot sa pamamagitan ng paglala- 
ba, at may mga kaayusan sa pagkukuwarentenas 
ng kagamitan. Ngunit kung magpatuloy ang salot 
na ito na manilaw-nilaw na luntian o mamula-mula, 
ang kagamitan ay may malubhang ketong at dapat 
sunugin. (Lev 13:47-59) Kung sa dingding ng isang 
bahay ay may lumitaw na mga uka na manilaw- 
nilaw na luntian o mamula-mula, ang bahay ay 
ipapakuwarentenas ng saserdote. Baka kailangang 
bakbakin ang mga batong apektado at pakayuran 


85 


ang loob ng bahay, anupat ang mga bato at ang ki- 
nayod na argamasa ay itatapon sa isang dakong 
marumi sa labas ng lunsod. Kung bumalik ang sa- 
lot, ang bahay ay ipahahayag na marumi at gigiba- 
in, at ang mga materyales ay itatapon sa isang 
dakong marumi. Ngunit may kaayusan ukol sa pag- 
papadalisay para sa bahay na ipinahayag na mali- 
nis. (Lev 14:33-57) Ipinapalagay na ang ketong na 
nakaaapekto sa mga kasuutan o mga bahay ay 
isang uri ng amag, ngunit hindi ito matiyak. 

Bilang Isang Tanda. Ang isa sa mga tanda na 
isinagawa ni Moises sa tulong ni Jehova upang patu- 
nayan sa mga Israelita na isinugo siya ng Diyos ay 
may kinalaman sa ketong. Gaya ng itinagubilin ni 
Jehova, ipinasok ni Moises ang kaniyang kamay sa 
pang-itaas na tupi ng kaniyang kasuutan, at nang 
ilabas niya iyon, “ang kaniyang kamay ay kinapitan 
ng ketong na tulad ng niyebe!” Pinanauli ito “gaya ng 
iba pang bahagi ng kaniyang laman” sa pamamagi- 
tan ng pagbabalik niya nito sa pang-itaas na tupi ng 
kaniyang kasuutan at muling paglalabas nito. (Exo 4: 
6, 7) Kinapitan naman si Miriam ng “ketong na ka- 
simputi ng niyebe" na isang pagkilos ng Diyos dahil 
nagsalita siya nang laban kay Moises. Nagsumamo si 
Moises sa Diyos na pagalingin si Miriam, na nangya- 
ri naman, ngunit ikinuwarentenas ito nang pitong 
araw sa labas ng kampo.--Bil 12:1, 2, 9-15. 

Noong Panahon ni Eliseo. Si Naaman na Sir- 
yano ay “magiting at makapangyarihang lalaki, ba- 
gaman isang ketongin [o, kinapitan ng sakit sa 
balat].” (2Ha 5:1, tlb sa Rbi8) Dahil sa kaniyang pag- 
mamapuri ay muntik na niyang maiwala ang ka- 
niyang pagkakataon na mapagaling, ngunit nang 
maglaon ay ginawa rin niya ang gaya ng itinagubi- 
lin ni Eliseo, anupat lumubog siya sa Jordan nang 
pitong ulit, at “nanumbalik ang kaniyang laman tu- 
lad ng laman ng isang munting bata at siya ay 
naging malinis.” (2Ha 5:14) Sa gayon ay naging 
mananamba siya ni Jehova. Gayunman, ang taga- 
paglingkod ni Eliseo na si Gehazi ay may-kasaki- 
mang kumuha ng kaloob mula kay Naaman sa nga- 
lan ng propeta, anupat nagsinungaling siya tungkol 
sa kaniyang panginoon at, sa diwa, ginamit ang di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos bilang isang 
paraan upang makapagtamo ng materyal na paki- 
nabang. Dahil sa kasalanan niyang ito, pinasapitan 
ng Diyos si Gehazi ng ketong at naging “isang keto- 
ngin na kasimputi ng niyebe.”---2Ha 5:20-27. 

Maraming ketongin sa Israel noong mga araw ni 
Eliseo. Apat na Israelitang ketongin ang nasa labas 
ng mga pintuang-daan ng Samaria nang si Eliseo ay 
nasa loob ng lunsod. (2Ha 7:3) Ngunit karamihan ng 
mga Israelita ay hindi nanampalataya sa lalaking ito 
ng tunay na Diyos, kung paanong hindi tinanggap 
si Jesus ng mga Judio sa sarili niyang teritoryo. 


KETURA 


Kaya naman sinabi ni Kristo: “Gayundin, maraming 
ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo na pro- 
peta, gayunma'y walang isa man sa kanila ang nili- 
nis, maliban kay Naaman na taong taga-Sirya.” 
—luc 4:27. 

Mga Pinagaling ni Jesus at ng Kaniyang mga 
Alagad. Noong panahon ng kaniyang ministeryo 
sa Galilea, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin na 
inilarawan ni Lucas bilang “isang lalaking puno ng 
ketong.” Inutusan siya ni Jesus na huwag sabihin 
iyon kaninuman: “Ngunit humayo ka at magpakita 
ka sa saserdote, at maghandog ka may kaugnayan 
sa paglilinis sa iyo, gaya ng iniutos ni Moises, bilang 
patotoo sa kanila.” Luc 5:12-16: Mat 8:2-4; Mar 
1:40-45. 

Nang isugo ni Kristo ang 12 apostol, bukod sa iba 
pang mga bagay ay sinabi niya sa kanila, “Gawing 
malinis ang mga ketongin.” (Mat 10:8) Nang magla- 
on, samantalang dumaraan siya sa Samaria at Gali- 
lea, nagpagaling si Jesus ng sampung ketongin sa 
isang nayon. Isa lamang sa kanila, isang Samarita- 
no, ang “bumalik, na niluluwalhati ang Diyos sa ma- 
lakas na tinig” at sumubsob sa paanan ni Jesus, anu- 
pat pinasalamatan ito sa ginawa nito para sa kaniya. 
(Luc 17:11-19) Mapapansin din na si Kristo ay nasa 
Betania sa tahanan ni Simon na ketongin (na maaa- 
ring pinagaling ni Jesus) nang pahiran ni Maria si 
Jesus ng mamahaling mabangong langis mga ilang 
araw lamang bago ang kaniyang kamatayan.---Mat 
26:6-13, Mar 14:3-9, Ju 12:1-8. 


KETURA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “gumawa ng haing usok']. Isang asa- 
wa ni Abraham at ina ng anim sa kaniyang mga 
anak, sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, at 
Shuah, mga ninuno ng iba't ibang grupo ng mga tao 
sa H Arabia na nanirahan sa T at S ng Palestina. 
--Gen 25:1-4. 

Sa 1 Cronica 1:32 ay tuwirang tinukoy si Ketura 
bilang “babae ni Abraham,” at maliwanag na siya at 
si Hagar ang tinutukoy sa Genesis 25:6, kung saan 
binabanggit ang mga anak ng “mga babae' ni Abra- 
ham. Samakatuwid, si Ketura ay isang pangala- 
wahing asawa na hindi kailanman nagkamit ng 
katayuang tulad ng kay Sara na ina ni Isaac, na pi- 
nanggalingan ng ipinangakong Binhi. (Gen 17:19- 
21: 21:2, 3, 12: Heb 11:17, 18) Bagaman “ibinigay ni 
Abraham kay Isaac ang lahat ng kaniyang tinatang- 
kilik,” nagbigay ang patriyarka ng mga kaloob sa 
mga anak ng kaniyang mga babae at pagkatapos ay 
“inilayo niya sila mula kay Isaac na kaniyang anak, 
habang siya ay buhay pa, sa gawing silangan, sa lu- 
pain ng Silangan.”--Gen 25:5, 6. 

Sinasabi ng iba na kinuha ni Abraham si Ketura 
bilang babae niya bago pa mamatay si Sara, palib- 
hasa'y iniisip nila na malayong magkaanak siya ng 


KEZIA 


anim na lalaki sa isang babae paglampas niya ng 
mga 140 taong gulang at pagkatapos ay mabuhay 
pa hanggang sa sumapit sila sa edad na maaari 
na niya silang paalisin. Gayunman, nabuhay pa si 
Abraham nang mahigit 35 taon pagkamatay ni Sara 
at namatay siya sa edad na 175 taon. (Gen 25:7, 8) 
Kaya maaari pa niyang kunin si Ketura bilang asa- 
wa, magkaanak sa kaniya ng anim na lalaki, at ma- 
kitang lumaki ang mga ito bago siya mamatay. Ga- 
yundin, malamang na isinaalang-alang ni Abraham 
ang damdamin ni Sara anupat hindi niya hahaya- 
ang muling magkaroon ng hidwaan sa sambahayan 
(tulad niyaong kinasangkutan nina Hagar at Ismael) 
sa pamamagitan ng pagkuha ng isa pang babae sa- 
mantalang buhay pa si Sara. At kung ibabatay sa 
pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari gaya ng 
pagkakalahad sa aklat ng Genesis, talagang masasa- 
bing kinuha ni Abraham si Ketura bilang kaniyang 
asawa pagkamatay ni Sara.---Ihambing ang Gen 23: 
1, 2: 24:67; 25:1. 

Dahil lamang sa makahimalang pagpapanumba- 
lik ng kanilang kakayahang mag-anak kung kaya 
sina Abraham at Sara ay nagkaanak ng isang lala- 
ki, si Isaac, sa kanilang katandaan. (Heb 11:11, 12) 
Maliwanag na dahil sa pagpapanauli ng gayong ka- 
kayahan kung kaya nagkaanak si Abraham ng anim 
pang mga lalaki kay Ketura bagaman mas matanda 
na siya noon. 


KEZIA [posible, Kasia]. Ang ikalawa sa tatlong 
anak na babae na ipinanganak kay Job nang ipana- 
uli at pagpalain siya ni Jehova pagkatapos ng ma- 
tinding pagsubok sa kaniya. (Job 42:14) Ang sali- 
tang Hebreo para sa “kasia” ay ginamit bilang isang 
pangalang pambabae, malamang na dahil sa bango 
ng kasia, at maaaring ipinangalan sa batang baba- 
ing ito bilang pahiwatig tungkol sa kaniyang kagan- 
dahan.---Job 42:15. 


KHESIL [Balakang [samakatuwid nga, dalis- 
dis]]. Pangalan ng isang bayan na kasama sa talaan 
ng mga lugar na nasa teritoryo ng Juda. (Jos 15: 
21, 30) Ipinahihiwatig ng paghahambing ng Josue 
15:30 sa Josue 19:4 at 1 Cronica 4:30 na maaaring 
ang Khesil at ang Betuel ay iisa.--Tingnan ang 
BETUEL Blg. 2. 


KIBROT-HATAAVA [Mga Dakong Libingan 
ng Paghahangad]. Isang lugar na pinagkampuhan 
ng mga Israelita sa ilang. Dito nagpakita ng sakim 
na pananabik sa pagkain ng Ehipto ang haluang pu- 
lutong. (Bil 11:4: 33:16, 17; Deu 9:22) Karaniwang 
ipinapalagay na ito ay ang Rueis el-Eberij, na nasa 
kalagitnaan ng Jebel Musa, ang kinikilalang lugar 
ng Bundok Sinai, at ng Hazerot. Doon ay makahi- 
malang naglaan si Jehova ng isang buwang suplay 


86 


ng pugo para sa buong kampo. (Bil 11:19, 20, 31) 
Ngunit napakasakim ng bayan anupat “ang nangu- 
ha ng pinakakaunti ay nakapagtipon ng sampung 
homer” (2,200 L: 62 bushel). Sinasabi ng ulat na ha- 
bang “ang karne ay nasa pagitan pa ng kanilang 
mga ngipin, bago pa iyon manguya, . . . sinaktan ni 
Jehova ang bayan sa isang lubhang lansakang pag- 
patay.” Sa halip na tumutukoy sa literal na pagngu- 
ya, ang mga pananalitang ito ay maaaring nanga- 
ngahulugang bago “mawala” o “maubos” (AT, RS) 
ang lahat ng inilaang karne, sapagkat dito ang sali- 
tang Hebreo na isinalin bilang “manguya” ay may 
saligang kahulugan na “nahiwalay.” (Ihambing ang 
Joe 1:5.) Pagkatapos nito, ang mga namatay ay ini- 
libing, at sa gayon ang lugar ay tinawag na Kibrot- 
hataava.--Bil 11:32-35. 


KIBZAIM [Dobleng Pagpipisan (Pagtitipon)]. 
Isang Efraimitang lunsod na ibinigay sa mga Ko- 
hatitang Levita. (Jos 21:20-22) Lumilitaw na sa 
1 Cronica 6:68 ito ay tinawag na Jokmeam. 


KIDLAT. Ang nakasisilaw na mga kislap ng li- 
wanag na resulta ng paglabas ng kuryente ng at- 
mospera sa pagitan ng mga ulap o sa pagitan ng 
mga ulap at ng lupa. Ang penomenong ito na may 
kasamang makulog na bagyo ay karaniwan sa Isra- 
el kapag panahon ng maulang mga yugto ng tagsi- 
bol at taglagas, anupat pinakamadalas pagsapit ng 
malalamig na buwan ng Nobyembre o Disyembre. 
Bilang Maylalang ng mga elementong kailangan 
upang makalikha ng kidlat, si Jehova ang pinagmu- 
mulan nito. (Job 37:3, 11) Kaya rin niya itong kontro- 
lin at lumilitaw na gumamit siya ng kidlat at ng mga 
paraang kagaya nito upang iligtas ang kaniyang mga 
lingkod mula sa kanilang mga kaaway at upang ila- 
pat ang kaniyang mga kahatulan. (2Sa 22:1, 15; Aw 
18:14, 77:16-20, Zac 9:14; ihambing ang Job 36:32, 
Aw 97:4, 144:6.) Kaya naman angkop na ang mga 
kidlat ay iniuugnay sa trono ng Diyos (Apo 4:5: 
ihambing ang Apo 11:19), sa mga kapahayagan ng 
kaniyang galit (Apo 8:5: 16:18) at inilalarawan ang 
mga ito sa makasagisag na paraan na waring nag- 
uulat na naisagawa na nila ang kanilang atas. (Job 
38:35) Sa Bundok Sinai, ang mga kislap ng kidlat ay 
kasabay ng kasindak-sindak na pisikal na mga pala- 
tandaan ng presensiya ng Diyos.---Exo 19:16, 20:18. 
Ang kidlat (sa Heb., ba-raq’) ay ginagamit sa ma- 
kasagisag na paraan upang kumatawan sa kinang 
ng pinakintab na metal. (Deu 32:41, tlb sa Rbi8, Eze 
21:10, tlb sa Rbi8, Na 3:3, Hab 3:11) Sa Nahum 2:4, 
maaaring ang kinang o ang napakabilis na takbo ng 
mga karo ng kaaway sa mga lansangan ng Nineve 
ang tinutukoy ng mga salitang, “Patuloy na tuma- 
takbo ang mga ito na parang mga kidlat.” At ang 
nagniningning na mga mukha o kaanyuan ng mga 


87 


anghelikong nilalang ay inihahambing sa kidlat. 
--Dan 10:5, 6; Mat 28:2, 3; tingnan din ang Eze 1:14. 

Ipinakita ni Kristo Jesus na ang kaniyang presen- 
siya ay hindi mananatiling lihim, kung paanong im- 
posibleng ikubli ang kidlat na “lumalabas mula sa 
mga silanganing bahagi at nagliliwanag hanggang 
sa mga kanluraning bahagi.” (Mat 24:23-27, Luc 
17:20-24) Bago nito, nang bumalik ang 70 alagad na 
isinugo niya taglay ang ulat na maging ang mga de- 
monyo ay napasasakop sa kanila sa pamamagitan 
ng paggamit ng kaniyang pangalan, tinukoy ni Je- 
sus ang katiyakan ng panghinaharap na pagpapala- 
yas kay Satanas mula sa langit, anupat sinabi niya: 
“Namamasdan ko na si Satanas na nahulog na tulad 
ng kidlat mula sa langit.”--Luc 10:1, 17, 18. 

Sa Lucas 11:36, ang salitang Griego para sa kidlat 
(astrape') ay tumutukoy sa liwanag o sinag ng 
isang lampara. 


KIDON. Ang pangalan ng may-ari ng giikan 
o ang mismong giikan kung saan pinabagsak ni Je- 
hova si Uzah noong inililipat sa maling paraan ang 
kaban ng patotoo mula sa Kiriat-jearim patungo sa 
Lunsod ni David. Lumilitaw na ang nabanggit na gi- 
ikan ay nasa pagitan ng dalawang lugar na iyon at 
malapit sa bahay ni Obed-edom. (1Cr 13:6-14) Hin- 
di alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 
Pagkatapos ng nabanggit na insidente, ang lugar na 
ito ay tinawag na Perez-uzah, na nangangahulu- 
gang “Galit Laban kay Uzah.” 


KIDRON, AGUSANG LIBIS NG [posibleng 
mula sa salitang-ugat na nangangahulugang “ma- 
ging maitim]. Isang malalim na libis sa pagitan ng 
Jerusalem at ng Bundok ng mga Olibo. Ito'y buma- 
bagtas nang patimog-silangan at pagkatapos ay pa- 
timog sa kahabaan ng lunsod. Wala itong tubig ma- 
ging sa taglamig, maliban kung talagang malakas 
ang ulan. Ang Libis ng Kidron (Nahal Qidron) ay 
nagsisimula mga ilang distansiya sa dakong H ng 
mga pader ng Jerusalem. Bagaman sa umpisa'y isa 
itong malapad at mababaw na libis, patuloy itong 
kumikitid at lumalalim. Pagdating nito sa tapat ng 
dating lugar ng templo, humigit-kumulang ay 30 m 
(100 piye) na ang lalim nito at 120 m (390 piye) ang 
lapad. Sa mas gawing T pa, sumasanib sa Libis ng 
Kidron ang Libis ng Tyropoeon at pagkatapos ay 
ang Libis ng Hinom. Mula roo'y nagpapatuloy ito 
nang patimog-silangan at tumatawid sa tigang na 
Ilang ng Juda patungong Dagat na Patay. Ang ma- 
kabagong pangalan na ibinigay sa mababang baha- 
gi ng libis ay Wadi en-Nar (nangangahulugang 
“Wadi ng Apoy"), na nagpapahiwatig na kadalasan 
ito'y mainit at tuyo. 

Sa tapat ng Jerusalem, mga libingang inuka sa 
bato ang nasa matatarik at mababatong dalisdis ng 


KIMA, KONSTELASYON NG 


S panig ng libis. Sa K panig naman nito, sa kalagit- 
naan ng dating lugar ng templo at ng pinagsasalu- 
bungan ng mga libis ng Tyropoeon at ng Kidron, ay 
naroon ang bukal ng Gihon. (Tingnan ang GIHON 
Blg. 2.) Di-kalayuan sa bukal na ito, ang Libis ng Ki- 
dron ay lumalapad at nagiging hantad na lugar. 
Iminumungkahi na ang hantad na lugar na ito ay 
ang sinaunang “hardin ng hari.”---2Ha 25:4. 

Nang tumatakas si Haring David mula sa mapag- 
himagsik na si Absalom, tinawid niya nang naglala- 
kad ang Libis ng Kidron. (2Sa 15:14, 23, 30) Sinum- 
pa ni Simei si David nang pagkakataong iyon. Dahil 
dito, nang maglaon ay pinagbawalan siya ni Solo- 
mon na lumabas sa Jerusalem at tumawid sa Libis 
ng Kidron at kung hindi'y papatayin siya. (1Ha 2:8, 
9, 36, 37) Ito rin ang libis na tinawid ni Jesus nang 
pumunta siya sa hardin ng Getsemani. (Ju 18:1) No- 
ong naghahari ang mga hari ng Juda na sina Asa, 
Hezekias, at Josias, ang Libis ng Kidron ay ginamit 
na tapunan ng mga kagamitan sa idolatriya. (1Ha 
15:13, 2Ha 23:4, 6, 12; 2Cr 15:16: 29:16; 30:14) Nag- 
silbi rin itong dakong libingan. (2Ha 23:6) Dahil dito, 
naging isang maruming lugar ang Libis ng Kidron, 
kaya naman makahulugan ang inihula ni Jeremias 
na balang-araw, bilang kabaligtaran, “ang lahat ng 
mga hagdan-hagdang lupain hanggang sa agusang 
libis ng Kidron" ay magiging “banal kay Jehova.” 
--Jer 31:40. 


KILEAB. Ikalawang anak ni David na isinilang 
sa Hebron. Ang kaniyang inang si Abigail ay dating 
asawa ni Nabal. (2Sa 3:2, 3) Si Kileab ay tinatawag 
na Daniel sa 1 Cronica 3:1.--Tingnan ang DANIEL 
Blg. 1. 


KILION [Isa na Nabibigo: Isa na Sumasapit sa 
Kawakasan]. Anak nina Noemi at Elimelec at kapa- 
tid ni Mahalon na asawa ni Ruth. Upang matakasan 
ang isang taggutom noong panahon ng mga Hu- 
kom, ang kanilang pamilya ay lumipat mula sa Bet- 
lehem, sa Juda, patungong Moab. Pagkamatay ng 
kaniyang ama, napangasawa ni Kilion ang Moabi- 
tang si Orpa. Siya at ang kaniyang kapatid ay pare- 
hong namatay nang walang anak sa Moab.--Ru 
1:1-5: 4:9, 10. 

KILMAD. Maliwanag na isang lugar na kasa- 
ma sa mga nakikipagnegosyo sa Tiro ng maiinam 
na kasuutan, tininang mga tela, mga alpombra, at 
mga lubid.--Eze 27:2, 23, 24. 


KILOS NG KATAWAN. 
SYON AT KILOS NG KATAWAN. 


KIMA, KONSTELASYON NG. Ginagamit 
ang terminong ito sa Job 9:9; 38:31: at Amos 5:8 
upang tumukoy sa isang konstelasyon sa langit. 


Tingnan ang Posi- 


KIMHAM 


Kadalasang itinuturing na tumutukoy ito sa Pleia- 
des, isang grupo ng mga bituin na binubuo ng pi- 
tong malalaking bituin at ng iba pang mas malili- 
it na bituin, na nababalot sa materya ng nebula (gas 
at alikabok) at mga 380 light-year mula sa araw. Sa 
Job 38:31, tinatanong ni Jehova si Job kung kaya ni- 
tong “itali nang mahigpit ang mga bigkis ng konste- 
lasyon ng Kima,' at iniuugnay ito ng ilan sa pagi- 
ging masinsin ng kumpol ng Pleiades, ang kumpol 
ng mga bituin na pinakamalamang na makita ng 
mga mata kahit walang teleskopyo. Bagaman hindi 
matiyak ang pagkakakilanlan ng partikular na kons- 
telasyong tinutukoy, maliwanag na ang diwa ng ta- 
nong na iniharap ay kung kaya ba ng isang hamak 
na tao na bigkising magkakasama sa isang kumpol 
ang isang grupo ng mga bituin anupat bubuo ang 
mga ito ng isang permanenteng konstelasyon. Sa 
gayon, sa pamamagitan ng tanong na ito, ipinauna- 
wa ni Jehova kay Job ang kababaan ng tao kung 
ihahambing sa Soberano ng Sansinukob. 


KIMHAM [Nanlupaypay [sa pananabik]]. Ipi- 
napalagay na anak ni Barzilai. Nang tanggihan ng 
matanda nang si Barzilai ang paanyaya na maging 
bahagi ng korte ni Haring David at irekomenda ni- 
yang si Kimham ang sumama kapalit niya, tumu- 
gon si David: “Kasama kong tatawid [sa Jordan] si 
Kimham, at gagawin ko mismo sa kaniya kung ano 
ang mabuti sa iyong paningin: at ang lahat ng pipi- 
liin mong iatang sa akin ay gagawin ko para sa iyo.” 
(2Sa 19:33, 37-40) Batay sa huling mga tagubilin ni 
David kay Solomon, lumilitaw na si Kimham ay na- 
natili sa maharlikang korte. (1Ha 2:7) Sa Jeremias 
41:17, nabanggit ang “tuluyang dako ni Kimham” 
malapit sa Betlehem. Hindi alam kung ang Kimham 
na ito ay ang Kimham noong panahon ni David 
o isang lalaking kapangalan niya nang maglaon. Si- 
nasabi ng ilang komentarista na maaaring binigyan 
si Kimham ng isang lupain kapalit ng kaniyang pag- 
lilingkod kay David, o na maaaring ito'y isang lugar 
kung saan nagtayo si Kimham ng isang tuluyang 
dako para sa mga manlalakbay. 


KINA. Isang lunsod sa timugang Juda. (Jos 15: 
21, 22) Ipinapalagay ng ilan na ito ay ang Khirbet 
Taiyib (Horvat Tov), na mga 30 km (19 na mi) 
sa SHS ng Beer-sheba. Ang pangalang ito ay wa- 
ring napanatili sa kalapit na Wadi el-Qeini. 


KINATAWAN [sa Ingles, deputy]. Ang pangu- 
nahing kahulugan ng pandiwaring Hebreo na isina- 
ling “kinatawan” (nits-tsav') ay isa na “inilagay,” 'iti- 
nayo, o “inatasan sa pamamagitan ng pagtatalaga 
upang gumanap sa isang tungkulin. (1Sa 22:9: Exo 
7:15; Ru 2:5) Noong panahon ng paghahari ni Solo- 
mon (1037-998 B.C.E.), 12 kinatawan ang itinalaga 


88 


sa matataas na administratibong posisyon. Inatasan 
silang maghalinhinan sa paglalaan ng pagkain at ng 
iba pang mga panustos para sa maharlikang sam- 
bahayan, isang buwan sa bawat taon.---1Ha 4:7. 

Sa halip na humiling ng isang pangkalahatang bu- 
wis na pansuporta sa pamahalaan, mga pagkain ang 
kinukuha noon mula sa ani ng lupain. Kaya naman 
ang mga kinatawan ay mga tagapangasiwa ng pro- 
duksiyon, pag-aani, pag-iimbak, at paghahatid ng 
buwanang kota, na tone-tonelada ang timbang. (1Ha 
4:22, 23) Maaaring naglingkod din ang mga kinata- 
wang ito bilang mga sibil na administrador sa kani- 
kanilang teritoryo, bukod pa sa kanilang panganga- 
siwa sa paglalaan ng mga panustos na pagkain. 

Patas at makatuwiran ang sistemang ito, sapagkat 
nang itatag ang mga distrito, waring maingat na 
isinaalang-alang ang populasyon at ang pagkama- 
bunga ng lupain, sa halip na ibatay lamang sa iti- 
nakdang mga hangganan ng mga tribo. Ang siyam 
sa mga administratibong distrito ay nasa K ng Jor- 
dan, at ang tatlo naman ay nasa S. Yamang ang ta- 
laan ng mga distrito ay hindi ayon sa pagkakasu- 
nud-sunod ng lokasyon, maaaring itinala ang mga 
ito ayon sa buwan kung kailan maglalaan ng mga 
panustos ang bawat kinatawan. 

Sa tekstong Masoretiko, pitong kinatawan lamang 
ang tinukoy sa kani-kanilang personal na pangalan, 
ang limang iba pa ay itinala lamang bilang “anak ni” 
ganoon-at-ganito. (1Ha 4:8-19) Ang ilang salin na- 
man (AS, AT; 3Ha, Dy, Ro, RS) ay naglagay lamang 
ng unlaping “Ben” (nangangahulugang “anak ni”) sa 
pangalan ng ama, gaya ng “Ben-hur,” “Ben-deker,” 
“Ben-hesed,” “Ben-abinadab,” “Ben-geber.” Upang 
walang bumangong suliranin na magiging sanhi ng 
kakapusan, ang 12 kinatawan ay inilagay sa ilalim 
ng pangangasiwa ng isa sa pangunahing mga prin- 
sipe ni Solomon, “si Azarias na anak ni Natan.” 
--1Ha 4:5. 

Mayroon ding “mga malaprinsipeng kinatawan” 
na naglingkod bilang mga kapatas at mga tagapa- 
ngasiwa ng mga trabahador na ginamit sa pagtata- 
yo noong panahon ng paghahari ni Solomon. Wa- 
ring ang dalawang ulat hinggil sa mga kinatawang 
ito, na nasa Unang Hari at Ikalawang Cronica, ay 
magkaiba lamang sa paraan ng klasipikasyon, anu- 
pat ang una ay nagtala ng 3,300 at 550 na may ka- 
buuang 3,850 (1Ha 5:16, 9:23), at ang ikalawa na- 
man ay nagtala ng 3,600 at 250, na may kabuuan 
din na 3,850. (2Cr 2:18, 8:10) Iminumungkahi ng 
mga iskolar (sina Ewald, Keil, Michaelis) na ang 
mga bilang sa Mga Cronica ay tumutukoy sa 3,600 
di-Israelita at 250 Israelita, samantalang ang mga 
bilang naman sa Mga Hari ay tumutukoy sa 3,300 
nakabababang kapatas at 550 punong tagapangasi- 
wa, anupat kasama sa huling nabanggit na bilang 
ang 300 di-Israelita. 


89 


Noong panahon ng pamamahala ni Jehosapat, 
hari ng Juda (936-mga 911 B.C.E.), “isang kinatawan 
ang hari” sa Edom, na noon ay nasa ilalim ng kon- 
trol ng Juda. (1Ha 22:47) Ipinahihiwatig nito na 
isang bise-tagapamahala ang inatasan o inapruba- 
hang gumanap bilang kahalili ng hari. 

Ang pananalitang “mga kinatawang tagapamaha- 
la” (sa Heb., segha-nim', laging ginagamit sa anyong 
pangmaramihan) ay lumilitaw nang 17 ulit sa Bibli- 
ya, halimbawa ay sa Ezra 9:2, Nehemias 2:16, Isaias 
41:25: Jeremias 51:23: at Ezekiel 23:6. Tumutukoy 
ito sa mga nakabababang tagapamahala o maba- 
babang opisyal, na iba pa sa mga taong mahal, 
mga prinsipe, at mga gobernador. Isinasalin naman 
ito ng ilang tagapagsalin bilang “mga kinatawan.” 
--Mo, Ro. 


KINERET. 

1. Isang nakukutaang lunsod ng Neptali. (Jos 19: 
32, 35) Sa ngayon, ipinapalagay na ito ang Khirbet 
el- “Oreimeh (Tel Kinnerot), na nasa isang gulod ma- 
higit 3 km (2 mi) sa TK ng Capernaum kung saan 
matatanaw ang HK bahagi ng Dagat ng Galilea. Sa 
mga pader ng templo ng Karnak sa Thebes, Ehipto, 
makikita ang Kineret sa talaan ng mga Canaanitang 
lunsod na nilupig ni Thutmose Ill (na tinatayang 
naghari noong ika-16 na siglo B.C.E.). 

2. Isang distrito o rehiyon ng Israel na sinalakay 
ng Siryanong si Haring Ben-hadad I dahil sa sulsol 
ni Haring Asa ng Juda. (mga 962 B.C.E.) (1Ha 15:20, 
ihambing ang 2Cr 16:4.) Kadalasang ipinapalagay 
na ang pananalitang “buong Kineret” ay tumutukoy 
sa matabang Kapatagan ng Genesaret. 

3. Sinaunang pangalan ng Dagat ng Galilea. (Bil 
34:11) Palibhasa'y sinasabi ng ilan na ang panga- 
lang ito ay nauugnay sa salitang Hebreo para sa 
alpa (kin-nohr'), iminumungkahi nila na ipinangalan 
ito sa lawang iyon dahil hugis-alpa ang katubigang 
iyon. Noong nasa lupa si Jesus, ginamit ang mga pa- 
ngalang Dagat ng Galilea at Dagat ng Tiberias, pati 
na ang Genesaret, na malamang ay anyong Griego 
ng pangalang ito.---Luc 5:1: Ju 6:1. 

Ang lawang ito ay isa sa mga hangganan ng Lu- 
pang Pangako. (Bil 34:11) Bahagi rin ito ng K hang- 
ganan ng Amoritang kaharian ni Og. Pagkatapos 
masakop ng Israel ang Lupang Pangako, napasama 
ito sa K hangganan ng tribo ni Gad. (Deu 3:16, 17; 
Jos 13:24-27) Ang “mga disyertong kapatagan [sa 
Heb., @aravah'] sa timog ng Kineret” (Jos 11:2) ay 
maliwanag na tumutukoy sa seksiyon ng Libis ng 
Jordan na nasa T ng Dagat ng Galilea, na kilala bi- 
lang Ghor.--Tingnan ang GALILEA, DAGAT NG. 


KIOS. Isa sa malalaking pulo sa Dagat Aegeano 
na nakahiwalay sa K baybayin ng Asia Minor sa pa- 
mamagitan ng isang kipot na may lapad na 8 km 


KIR-HARESET 


(5 mi) o higit pa. Ang pulo (mula H hanggang T) ay 
may habang mga 50 km (30 mi) at ang lapad nito 
(mula S hanggang K) ay nag-iiba-iba mula 13 hang- 
gang 29 na km (8 hanggang 18 mi). 

Binanggit ang Kios sa ulat ng Gawa 20 tungkol sa 
paglalakbay ni Pablo pabalik sa Jerusalem nang pa- 
patapos na ang kaniyang ikatlong paglalakbay bi- 
lang misyonero, noong mga 56 C.E. Ang barkong si- 
nasakyan ni Pablo ay naglayag mula sa Mitilene 
(Gaw 20:14) mga 100 km (60 mi) sa dakong HS, 
malamang noong umaga, at "nakarating sa tapat 
ng Kios (Gaw 20:15), malamang ay pagkalubog 
ng araw. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglalakbay 
hanggang sa Samos, na mga 100 km (60 mi) pa ang 
layo. 

Noong panahong naglalakbay si Pablo, ang Kios 
ay itinuturing na isang malayang estadong-lunsod 
ng Romanong probinsiya ng Asia. Napanatili nito 
ang katayuang ito hanggang sa pamamahala ni 
Emperador Vespasian (69-79 C.E.). Sa ngayon, ka- 
puwa ang pulo at ang pangunahing lunsod nito ay 
tinatawag ng mga Griego na Khios at Scio naman 
ang tawag dito ng mga Italyano. 


KIR. Ang lugar na pinanggalingan ng mga Ara- 
meano patungong Sirya, bagaman hindi tiyak na ito 
ang kanilang orihinal na tahanan. (Am 9:7) Sa pa- 
mamagitan ng kaniyang propetang si Amos (1:5), 
ipinahiwatig ni Jehova na ang mga Arameano ay 
babalik sa Kir, ngunit bilang mga tapon. Natupad 
ang hulang ito nang bihagin ni Tiglat-pileser Ill ang 
Damasco na Arameanong kabisera, matapos siyang 
suhulan ng Judeanong si Haring Ahaz na gawin 
iyon, pagkatapos ay dinala niya sa pagkatapon sa 
Kir ang mga tumatahan doon.---2Ha 16:7-9. 

Inilalarawan ng Isaias 22:5, 6 na ang Kir ay nag- 
hahanda laban sa “libis ng pangitain” (inaakalang 
kumakatawan sa Jerusalem). Ang hulang ito ay ka- 
raniwang inuunawa na natupad noong panahon ng 
kampanya ng Asiryanong si Haring Senakerib laban 
sa Juda. Dahil iniuugnay ang Kir sa Elam sa teks- 
tong ito, iminumungkahi ng ilan na ito ay maaaring 
nasa kalakhang lugar ng Elam, sa S ng Ilog Tigris. 
(Ihambing ang Isa 21:2, kung saan ang Media na ki- 
lalang karatig-pook ng Elam ay itinatambal din sa 
Elam.) Hindi ginagamit ng Griegong Septuagint ang 
“Kir” sa alinman sa mga nabanggit na teksto kundi 
gumagamit ito ng iba't ibang salita para sa He- 
breong qir. Sa gayon ay hindi matiyak ang aktuwal 
na lokasyon nito. 


KIR-HARESET. Lumilitaw na isa pang pa- 
ngalan ng Kir ng Moab, isang lunsod na kadalasang 
iniuugnay sa makabagong Karak.--2Ha 3:25, Isa 
16:7: tingnan ang KIR NG MOAB. 


KIR-HERES 


KIR-HERES. Maliwanag na isang kahaliling 
pangalan ng Kir-hareset o Kir ng Moab, isang lun- 
sod na karaniwang iniuugnay sa makabagong Ka- 
rak.--Jer 48:31, 36; tingnan ang KIR NG MOAB. 


KIRIAT [Bayan]. Isang lunsod ng Benjamin. Ka- 
dalasang ipinapalagay na ito rin ang Kiriat-jearim. 
Naniniwala ang ilang iskolar na ang pangalang Ki- 
riat-jearim ay lumilitaw sa orihinal na tekstong 
Hebreo sa Josue 18:28, kung paanong lumilitaw rin 
ito sa Alexandrine Manuscript (LXX).---Tingnan 
ang KIRIAT-JEARIM. 


KIRIATAIM [Doblihang Bayan]. 

1. Isang lunsod sa S ng Jordan. Ito'y itinayo 
o muling itinayo ng mga Rubenita. (Bil 32:37, Jos 13: 
15, 19) Nang maglaon ang lunsod ay napasailalim 
ng kontrol ng Moab. Sa mga hula nina Jeremias 
(48:1) at Ezekiel (25:9), binanggit ito bilang isang 
lunsod ng Moab na daranas ng kapahamakan. Mas 
maaga rito, ipinaghambog ng Moabitang si Ha- 
ring Mesa noong ikasiyam na siglo B.C.E. na itinayo 
niya ang Qaryaten (lumilitaw na ang Kiriataim). 

Karaniwang sinasabi ng mga iskolar na ito'y nasa 
lugar na malapit sa Quraiyat, mga 10 km (6 na mi) 
sa KHK ng Dibon. Gayunman, ang petsa ng mga 
labi na natagpuan doon ay hindi bago ang unang 
siglo B.C.E., kaya naman hindi tiyak kung saan ang 
eksaktong lokasyon nito. 

2. Isang lugar sa Neptali at ibinigay sa mga Levi- 
tikong Gersonita. (1Cr 6:71, 76) Tinawag itong Kar- 
tan sa Josue 21:32.-- Tingnan ang KARTAN. 


KIRIAT-ARBA [Bayan ni Arba]. Sinaunang 
pangalan ng lunsod ng Hebron. Ang pangalang ito 
ay ginamit kahit noong pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya. (Ne 11:25) Gaya ng ipinahihiwatig ng 
pangalan ng lunsod na ito, waring ito'y itinatag ni 
Arba, “ang dakilang tao sa mga Anakim."---Jos 
14:15, tingnan ang HEBRON Blg. 3. 


KIRIAT-BAAL [Bayan ni Baal]. Isa pang pa- 
ngalan ng Judeanong lunsod ng Kiriat-jearim. Ka- 
raniwang ipinapalagay na ang lugar na ito ay ang 
Deir el-'Azar (Tel Qiryat Ye'arim), na mga 9 na km 
(5.5 mi) sa T ng Mataas na Bet-horon.---Jos 15:60, 
18:14, tingnan ang KIRIAT-JEARIM. 


KIRIAT-HUZOT [Bayan ng mga Lansangan]. 
Isang lugar na malamang na nasa Moab sa pagitan 
ng agusang libis ng Arnon at ng Bamot-baal. (Bil 
22:36, 39, 41) Hindi alam sa ngayon kung saan ang 
eksaktong lokasyon nito. 


KIRIAT-JEARIM (Bayan ng mga Kaguba- 
tan]. Isang Hivitang lunsod na iniugnay sa mga 
Gibeonita. (Jos 9:17) Kilala rin ito bilang Baala 


90 


(Jos 15:9), Baale-juda (2Sa 6:2), at Kiriat-baal (Jos 
15:60). Nang maglaon, ang Kiriat-jearim ay naging 
pag-aari ng Juda at naging kahangga ng teritor- 
yong Benjamita. (Jos 15:1, 9; 18:11, 14: Huk 18:12) 
Lumilitaw na nanirahan dito ang mga inapo ni Juda 
sa pamamagitan ni Caleb.---1Cr 2:3, 50, 52, 53. 

Noong ika-12 siglo B.C.E., ilang panahon pagkata- 
pos ibalik ng mga Filisteo ang Kaban, dinala ito sa 
Kiriat-jearim dahil sa kahilingan ng mga lalaki sa 
kalapit na Bet-semes. Lumilitaw na nanatili ito roon 
hanggang noong ilipat ito ni Haring David sa Jeru- 
salem pagkaraan ng mga 70 taon.--1Sa 6:20-7:2, 
1Cr 13:5, 6, 16:1, 2Cr 1:4. 

Ang kapanahon ni Jeremias na si propeta Urias ay 
anak ni Semaias ng Kiriat-jearim. (Jer 26:20) Ang 
mga inapo niyaong mga dating naninirahan sa lun- 
sod ay may kinatawan din sa mga bumalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya.--Ezr 2:1, 2, 25; Ne 7:6, 
7, 29. 

Karaniwang iminumungkahi ang Deir el-'Azar 
(Tel Qiryat Ye'arim) bilang lugar na tumutugma sa 
paglalarawan ng Bibliya na ang Kiriat-jearim ay 
isang lunsod ng bulubunduking pook (Jos 15:48, 60) 
at nasa hanggahan ng Juda at Benjamin sa kapali- 
giran ng iba pang Gibeonitang mga lunsod. Estrate- 
hiko ang posisyon ng lugar na ito sa ibabaw ng isang 
burol na mga 14 na km (8.5 mi) sa SHS ng Bet- 
semes at mga 13 km (8 mi) sa KHK ng Jerusalem. 
Ang lokasyong ito'y halos tumutugma sa sinabi ni 
Eusebius na ang Kiriat-jearim ay 9 na milyang Ro- 
mano (13 km, 8 mi), at noong minsa'y 10 milyang 
Romano (15 km, 9 na mi), mula sa Jerusalem. Ga- 
yundin, yamang ang Deir el-'Azar ay nasa isang re- 
hiyon na dati'y waring makahoy, kaayon na kaayon 
ito ng pangalang Kiriat-jearim, “Bayan ng mga Ka- 
gubatan.” 


KIRIAT-SANA [Bayan ng Sana]. Isa pang pa- 
ngalan ng Debir. Ito'y isang Judeanong lunsod na 
iniatas sa mga Aaronikong saserdote at mga 13 km 
(8 mi) sa TK ng Hebron. (Jos 15:49, 21:13, 15) Itinu- 
turing ng ilan na ang Kiriat-sana ay resulta ng pag- 
kakamali ng tagakopya sa baybay ng Kiriat-seper. 
--Tingnan ang DEBIR Blg. 2. 


KIRIAT-SEPER [Bayan ng Aklat]. Sinaunang 
pangalan ng Debir. Ito'y isang lunsod ng mga saser- 
dote sa teritoryo ng Juda at mga 13 km (8 mi) 
sa TK ng Hebron.---Jos 15:15, 16: 21:13, 15, Huk 1: 
11, 12, tingnan ang DEBIR Blg. 2. 


KIR NG MOAB. Isang mahalagang lunsod 
ng Moab, malamang na dating kabisera nito. La- 
ging tinutukoy ng Aramaikong Targum ang Kir (ng 
Moab), Kir-hareset, at Kir-heres bilang Karak, anu- 
pat ipinahihiwatig na ang mga ito ay mga kahaliling 


91 


pangalan lamang para sa lugar ding iyon. Dahil 
dito, ang “Kir ng Moab” ay kadalasang iniuugnay sa 
makabagong Karak. (Isa 15:1) Ang lunsod na ito ay 
nasa isang maliit na talampas na mahigit sa 900 m 
(3,000 piye) ang taas mula sa kapantayan ng dagat 
at mga 35 km (22 mi) sa T ng Dibon. Inihihiwalay 
ng matatarik na libis ang kalakhang bahagi ng Ka- 
rak mula sa mas matatayog na karatig na bundok. 

Sa pagtatapos ng ikasampung siglo B.C.E., sinala- 
kay ng magkakaalyadong mga hukbo ng Israel, 
Juda, at Edom ang Kir-hareset. Kung wasto ang 
pagkakaugnay ng dakong ito sa Karak, walang alin- 
langang mula sa kalapit na mga bundok nagpaulan 
ng mga bato sa lunsod ang mga tagapaghilagpos. 
Bagaman maliwanag na hindi nakuha ang Kir-hare- 
set, naging mahirap ang pagbabaka para sa hari ng 
Moab. Sa isang kadahilanang di-binanggit, tinangka 
niya, kasama ang 700 mandirigma, na makalusot sa 
mga hanay ng pagbabaka upang makarating sa hari 
ng Edom ngunit hindi sila nagtagumpay. Bilang hu- 
ling solusyon, lumilitaw na hayagang inihain ng 
hari ng Moab ang sarili niyang panganay na anak, 
malamang na upang paglubagin ang diyos na si Ke- 
mos. (2Ha 3:5, 9, 25-27) Ang tekstong Hebreo (2Ha 
3:27) ay maaari ring unawain na tumutukoy sa pa- 
nganay na anak ng hari ng Edom, at sinasabi ng 
ilan na ipinahihiwatig ito ng Amos 2:1. Ngunit ma- 
layong magkaganito. 

Sinabi sa hula ni Isaias na magdadalamhati ang 
mga Moabita dahil sa mga kakaning pasas ng Kir- 
hareset, marahil ay isang pangunahing produktong 
pangkalakal ng lunsod. (Isa 16:6, 7) Binanggit din 
ni Isaias ang kaniyang pagiging maingay gaya ng 
isang alpa dahil sa Moab at Kir-hareset. Kung paa- 
nong nanginginig ang mga kuwerdas ng alpa upang 
tumunog, gayon naantig ng mensahe ng kaabahan 
para sa Kir-hareset ang mga panloob na bahagi ni 
Isaias.--Isa 16:11: tingnan din ang Jer 48:31, 36. 


KIROT. Pagkadama ng pisikal na hirap, bahag- 
ya man o matindi, maaari ring tumukoy sa matin- 
ding pagkabagabag ng isip o emosyon. 

Dahil sa nakahahapong trabaho ng pagsasaka sa 
isinumpang lupa (Gen 3:17-19: 5:29), mga salitang 
nakasasakit (Kaw 15:1), di-pagtugon ng iba sa kabu- 
tihan (Ro 9:2), karamdaman at iba pang mga kapig- 
hatian (Job 2:13: 16:6), ang mga tao ay nakararanas 
ng mental, emosyonal, at pisikal na kirot. Sanhi rin 
ng kirot ang nakapanghihilakbot o nakatatakot na 
mga situwasyon, totoo man ang mga ito o pangita- 
in lamang.---Aw 55:3, 4, Isa 21:1-3, Jer 4:19, 20, Eze 
30:4, 9; tingnan din ang KIROT NG PAGDARAMDAM, 
MGA. 

“Wala Nang Kirot.” Bagaman di-kaayaaya, 
ang pisikal na pagkadama ng kirot ay may kapaki- 
pakinabang na layunin yamang binabalaan nito ang 


KIROT NG PAGDARAMDAM, MGA 


isang tao hinggil sa panganib na mapinsala ang ka- 
niyang katawan at sa gayon ay makagagawa siya 
ng mga hakbang upang maiwasan ang malubhang 
pinsala. Samakatuwid, ang katuparan ng pangako 
ng Diyos na “hindi na magkakaroon pa man ng kirot’ 
(Apo 21:4), ay hindi maaaring mangahulugan na 
magiging manhid na ang mga tao o na hindi na sila 
makadarama ng kirot. Sa halip, hindi na magka- 
karoon” ng mental, emosyonal, at pisikal na kirot 
na resulta na kasalanan at di-kasakdalan (Ro 8:21, 
22) sa diwa na aalisin ang mga sanhi nito (gaya ng 
karamdaman at kamatayan). Ang kasakdalan ng 
katawan ay hindi nangangahulugan na ang isa ay 
lubusang hindi makakaramdam ng kirot, yamang 
kahit ang sakdal na taong si Jesus ay dumanas ng 
pisikal at emosyonal na kirot may kaugnayan sa ka- 
niyang kamatayan at dahil sa pagiging manhid ni- 
yaong mga pinaglingkuran niya. (Mat 26:37: Luc 
19:41) Inihula pa nga na siya ay magiging “isang ta- 
ong nauukol sa mga kirot.” (Isa 53:3) Sa pamamagi- 
tan ng pagpapagaling niya sa mga “napipighati ng 
iba't ibang karamdaman at mga pahirap” (Mat 4:24), 
pinasan ni Jesus ang mga kirot ng iba.---Isa 53:4. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Kasulatan, ma- 
dalas tukuyin ang kirot sa makasagisag na diwa. 
Depende sa konteksto, maaari itong tumukoy sa 
pagpapagal (Kaw 5:10) o sa kapaki-pakinabang na 
pagkatakot at matinding paggalang sa Diyos na Je- 
hova. (1Cr 16:30, Aw 96:9, 114:7) Kapag naliligalig, 
ang katubigan, mga bukal, at ang lupa ay inilalara- 
wang dumaranas ng kirot. (Aw 77:16: 97:4, Jer 
51:29: Hab 3:10) Sa pangmalas ni Jehova, ang di- 
tapat na Juda ay may di-malunasang kirot, kirot na 
maaaring ikamatay.---Jer 30:15. 

Ang mga kirot, o mga hapdi, ay maaari ring tu- 
mukoy sa nakapipighating kalagayan. May kaugna- 
yan kay Jesu-Kristo, sinabi ng apostol na si Pedro: 
“Binuhay siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng 
pagkakalag sa mga hapdi ng kamatayan, sapagkat 
hindi siya maaaring pigilan nito nang mahigpit.” 
(Gaw 2:24) Bagaman walang kabatiran ang mga pa- 
tay, ang kamatayan ay isang mapait at nakapipig- 
hating karanasan, kapuwa dahil sa kirot na kadala- 
sang nauuna rito at dahil sa lubusang paghinto ng 
lahat ng gawain at pagkawala ng kalayaan na idinu- 
dulot ng nakapaparalisang kapit nito.--Ihambing 
ang Aw 116:3. 


KIROT NG PAGDARAMDAM, MGA [sa 
Ingles, labor pains]. Ang kapighatiang kaugnay ng 
panganganak. Matapos itong magkasala, ipinahayag 
ng Diyos sa unang babae, si Eva, kung ano ang ibu- 
bunga niyaon sa pag-aanak. Kung nanatili siyang 
masunurin, patuloy sanang sasakaniya ang pagpa- 
pala ng Diyos at pawang kagalakan sana ang idu- 
dulot ng pag-aanak, sapagkat, “ang pagpapala ni 


KIROT NG PAGDARAMDAM, MGA 


Jehova---iyon ang nagpapayaman, at hindi niya iyon 
dinaragdagan ng kirot.” (Kaw 10:22) Ngunit mag- 
mula noon, sa pangkalahatan, ang di-sakdal na pag- 
gana ng katawan ay magiging sanhi ng kirot. Kaya 
naman sinabi ng Diyos (yamang kadalasan, ang 
mga bagay na ipinahihintulot niya ay sinasabing gi- 
nagawa niya): “Palulubhain ko ang kirot ng iyong 
pagdadalang-tao, sa mga hapdi ng panganganak ay 
magluluwal ka ng mga anak.”---Gen 3:16. 

Sa literal, ang pananalitang Hebreo sa talatang ito 
ng Kasulatan ay “ang iyong kirot at ang iyong pag- 
dadalang-tao” at isinasalin ito ng ilang salin bilang 
“ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi.” (KJ: 
Yg) Ngunit ang anyo ng balarila na ginamit dito ay 
tinatawag na hendiadys, kung saan dalawang salita 
ang pinag-uugnay ng “at” bagaman iisang bagay 
ang tinutukoy. Ganito rin ang pagkakasalin sa pana- 
nalitang ito ng makabagong mga salin. (AT; Mo, RS) 
Kaya hindi naman sinasabi na lulubha, o madarag- 
dagan, ang paglilihi, kundi ang kirot. 

Totoo na maaaring maibsan ang kirot ng pagda- 
dalang-tao at pag-aanak sa pamamagitan ng medi- 
kal na paggamot at sa paanuman ay maaari pa nga 
itong maiwasan sa pamamagitan ng pangangalaga 
at mga paghahanda. Ngunit, sa pangkalahatan, ang 
panganganak ay isa pa ring karanasan na nakapi- 
pighati sa pisikal.---Gen 35:16-20, Isa 26:17. 

Makasagisag na Paggamit. Sa kabila ng mga 
kirot ng pagdaramdam na kaugnay ng pag-aanak, 
may kalakip na kaligayahan ang pagsisilang ng 
isang sanggol. Nang makipag-usap si Jesu-Kristo sa 
kaniyang mga apostol nang sarilinan noong gabi 
bago siya mamatay, ginamit niya ang situwasyong 
ito bilang isang ilustrasyon. Ipinaliwanag niya sa 
kanila na iiwan niya sila at pagkatapos ay sina- 
bi niya: “Katotohanang-katotohanang sinasabi ko 
sa inyo, Kayo ay tatangis at hahagulhol, ngunit 
ang sanlibutan ay magsasaya, kayo ay mapipighati, 
ngunit ang inyong pamimighati ay magiging kaga- 
lakan. Ang isang babae, kapag nagsisilang siya, ay 
may pamimighati, sapagkat dumating na ang kani- 
yang oras, ngunit kapag nailuwal na niya ang bata, 
hindi na niya naaalaala ang kapighatian dahil sa ka- 
galakan na isang tao ang ipinanganak sa sanlibutan. 
Kayo rin, sa gayon, ay talagang may pamimig- 
hati ngayon, ngunit makikita ko kayong muli at 
magsasaya ang inyong mga puso, at walang sinu- 
man ang kukuha sa inyo ng inyong kagalakan.”--Ju 
16:20-22. 

Sumapit nga sa kanila ang makirot na panahong 
ito sa loob ng tatlong araw, noong walang alin- 
langang tumangis sila at 'pinighati nila ang ka- 
nilang kaluluwa” sa pamamagitan ng pag-aayuno. 
(Luc 5:35, ihambing ang Aw 35:13.) Ngunit maaga 
noong kinaumagahan ng ikatlong araw, Nisan 16, at 


92 


sa loob ng 40 araw pagkatapos nito, ang binuhay- 
muling si Jesus ay nagpakita sa ilan sa mga alagad. 
Gunigunihin ang kanilang kagalakan! Noong araw 
ng Pentecostes, ang ika-50 araw mula nang buha- 
ying-muli si Jesus, ibinuhos sa kanila ang banal na 
espiritu ng Diyos, at sila ay naging maliligayang 
saksi ng kaniyang pagkabuhay-muli, una ay sa Je- 
rusalem at nang maglaon ay sa malalayong bahagi 
ng lupa. (Gaw 1:3, 8) At walang sinuman ang ma- 
kakakuha ng kanilang kagalakan.---Ju 16:22. 

Inilarawan ng salmista ang nagkakatipong mga 
hari habang minamasdan nila ang karilagan at ka- 
ringalan ng Sion na banal na lunsod ng Diyos, pati 
ang matitibay na tore at muralya nito. Sinabi niya: 
“Nakita nila mismo: at namangha nga sila. Naligalig 
sila, napatakbo sila sa takot. Ang panginginig ay na- 
naig sa kanila roon, mga hapdi ng panganganak na 
gaya ng sa babaing nanganganak.” (Aw 48:1-6) Lu- 
militaw na inilalarawan ng awit na ito ang isang ak- 
tuwal na pangyayari nang malipos ng takot ang 
mga kaaway na hari sa kanilang isinaplanong pag- 
salakay sa Jerusalem. 

Nang ihula niya ang pagkatalo na darating sa ma- 
kapangyarihang Babilonya, binanggit ni Jeremias 
ang isang bayan mula sa hilaga, anupat ang ulat 
tungkol dito ay magdudulot ng matitinding kirot sa 
hari ng Babilonya, tulad ng babaing nanganganak. 
Natupad ito nang dumating si Ciro laban sa Babilo- 
nya at lalo na nang lumitaw sa pader ang mahiwa- 
gang sulat-kamay noong piging ng Babilonyong si 
Haring Belsasar. Binigyang-kahulugan ito kay Bel- 
sasar ng propetang si Daniel bilang pahiwatig ng 
biglang pagbagsak ng Babilonya sa mga Medo at 
mga Persiano.---Jer 50:41-43, Dan 5:5, 6, 28. 

May kinalaman sa pagdating ng “araw ni Jehova,” 
ipinaliwanag ng apostol na si Pablo na magaga- 
nap ito habang ipinoproklama ang sigaw na “Ka- 
payapaan at katiwasayan!" Kung magkagayon ay 
“kagyat na mapapasakanila ang biglang pagkapuksa 
gaya ng hapdi ng kabagabagan sa isang babaing 
nagdadalang-tao, at sa anumang paraan ay hindi 
sila makatatakas.” (1Te 5:2, 3) Ang mga kirot ng 
pagdaramdam ay biglaang dumarating sa babaing 
manganganak, anupat hindi nalalaman nang patiu- 
na ang eksaktong araw at oras nito. Sa pasimula ay 
mga 15 hanggang 20 minuto ang pagitan ng mga 
kirot, ngunit lalong dumadalas ang mga ito habang 
papalapit na ang panganganak. Karaniwan na, di- 
gaanong matagal ang pagdaramdam, lalo na sa ika- 
lawang yugto nito, ngunit kapag nagsimula na ang 
mga kirot ng pagdaramdam, nalalaman ng babae 
na malapit na siyang manganak at na kailangan 
siyang sumailalim sa mahirap na karanasang iyon. 
Hindi ito "matatakasan." 

Sa pangitain ng apostol na si Juan sa Apocalipsis, 
nakakita siya ng isang makalangit na babae na su- 


93 


misigaw “dahil sa kaniyang mga kirot at sa kani- 
yang matinding paghihirap na magsilang.” Ang ba- 
tang isinilang ay “isang anak na lalaki, isang lalaki, 
na magpapastol sa lahat ng mga bansa taglay ang 
isang tungkod na bakal.” Sa kabila ng mga pagsisi- 
kap ng dragon na lamunin ito, “ang kaniyang anak 
ay inagaw patungo sa Diyos at sa kaniyang trono.” 
(Apo 12:1, 2, 4-6) Ipinahihiwatig ng pag-agaw ng 
Diyos sa anak na lalaking ito na tinatanggap ng 
Diyos ang bata bilang sarili niyang anak, kung paa- 
nong kaugalian noong sinaunang mga panahon na 
iharap ang isang bagong-silang na sanggol sa ama 
nito upang kaniyang tanggapin. (Tingnan ang KAPA- 
NGANAKAN.) Mangangahulugan ito na ang “babae” ay 
ang “asawa” ng Diyos, ang “Jerusalem sa itaas,” ang 
“ina” ni Kristo at ng kaniyang espirituwal na mga 
kapatid.---Gal 4:26, Heb 2:11, 12, 17. 

Sabihin pa, ang makalangit na “babae” ng Diyos 
ay sakdal, at ang panganganak ay walang kaakibat 
na literal na kirot. Samakatuwid, sa makasagisag na 
paraan, ipahihiwatig ng mga kirot ng pagdaram- 
dam na malalaman ng “babae” na malapit na siyang 
manganak, maaasahan niyang magaganap ito sa di- 
kalaunan.---Apo 12:2. 

Sino ang “anak na lalaki, isang lalaki” na ito? Sina- 
sabing siya ay “magpapastol sa lahat ng mga bansa 
taglay ang isang tungkod na bakal.” Inihula sa Awit 
2:6-9 na gagawin ito ng Mesiyanikong Hari ng Diyos. 
Ngunit nang makita ni Juan ang pangitaing ito, ma- 
habang panahon na ang lumipas mula nang ipanga- 
nak si Jesus sa lupa at mula noong siya ay mamatay 
at buhaying-muli. Samakatuwid, waring tinutukoy 
ng pangitain ang pagsilang ng Mesiyanikong Kahari- 
an na nasa mga kamay ng Anak ng Diyos na si Jesu- 
Kristo, na nang maibangon mula sa mga patay ay 
“umupo sa kanan ng Diyos, na mula noon ay naghi- 
hintay hanggang sa mailagay ang kaniyang mga ka- 
away bilang tuntungan para sa kaniyang mga paa.” 
--Heb 10:12, 13, Aw 110:1; Apo 12:10. 

Hinihintay ang katuparan ng pangyayaring ito, at 
habang papalapit ito, lalong sisidhi ang paghihintay 
rito sa langit at sa lupa, sapagkat ang natupad na 
hula ay isang tiyak na pahiwatig na malapit na ito. 
Gaya ng binanggit ng apostol sa mga Kristiyano, 
magiging gayundin ang pagdating ng “araw ni Je- 
hova”: “Kung tungkol nga sa mga panahon at mga 
kapanahunan, mga kapatid, hindi na ninyo kaila- 
ngang sulatan pa kayo ng anuman.” “Kayo, mga ka- 
patid, kayo ay wala sa kadiliman, upang ang araw 
na iyon ay umabot sa inyo gaya ng sa mga magna- 
nakaw."”--ITe 5:1, 4. 


KIS. 

1. Isang Meraritang Levita na anak ni Mahali at 
kapatid ni Eleazar. Yamang namatay si Eleazar na 
walang mga anak na lalaki, anupat nagkaroon la- 


KISLEV 


mang ng mga anak na babae, kinuha ng mga anak 
ni Kis ang mga babaing tagapagmanang ito bilang 
mga asawa. Ang isa sa “mga anak ni Kis" ay si Je- 
rameel.--1Cr 23:21, 22: 24:29. 

2. Isang Benjamita, anak ni Jeiel at ng asawa ni- 
tong si Maaca. (1Cr 8:29, 30) Ang kaniyang kapatid 
na si Ner ang lolo ni Saul, na unang hari ng Israel. 
(1Cr 9:35-39) Lumilitaw na ang ama ni Kis na si 
Jeiel ay tinatawag ding Abiel.---Tingnan ang ABIEL 
Blg. 1. 

3. Isang Benjamita na ama ni Haring Saul. (1Sa 
14:51, Gaw 13:21) Siya ay isang mayamang miyem- 
bro ng pamilya ng mga Matrita. (1Sa 9:1; 10:21) 
Ang Kis na ito ay anak ni Ner at apo ni Jeiel (Abiel), 
sa gayon ay pamangkin ng Kis na Blg. 1 at kapatid 
ni Abner. (1Cr 8:29-33: 9:35-39) Ngunit sa 1 Samuel 
9:1 ay tinatawag siyang anak ni Abiel, anupat lumi- 
litaw na ginagamit ang terminong “anak” upang tu- 
mukoy sa kaniya, hindi bilang tunay na anak ni 
Abiel (Jeiel), kundi bilang apo nito. 

Maliwanag na ang tahanan ni Kis ay nasa Gibeah, 
sa Benjamin (1Sa 10:26), bagaman ang kaniyang 
dakong libingan ay nasa Zela. (2Sa 21:14) Ang ta- 
nging pangyayaring binanggit sa Bibliya may kina- 
laman kay Kis ay ang pagsusugo niya sa kaniyang 
anak na si Saul at sa isang tagapaglingkod upang 
hanapin ang ilang nawawalang asnong babae.--- 1Sa 
9:3, 4. 

4. Isang Levita noong panahon ni Haring Heze- 
kias, anak ni Abdi na mula sa mga anak ni Merari. 
Si Kis ay isa sa mga Levita na tumulong sa paglili- 
nis ng templo noong unang taon ng paghahari ni 
Hezekias.---2Cr 29:1-5, 12-17. 

5. Isang Benjamitang ninuno ng pinsan ni Esther 
na si Mardokeo.---Es 2:5-7. 


KISI [pinaikling anyo ng Kusaias]. Lumilitaw na 
siya rin ang Meraritang Levita na si Kusaias, ama ng 
manunugtog na si Etan.-- 1Cr 6:19, 44: 15:17. 


KISION. Isang lunsod ng Isacar sa hangganan 
nito. Iniatas ito sa mga Gersonita. (Jos 19:17, 18, 20; 
21:27, 28) Ang “Kedes,” na matatagpuan sa 1 Cro- 
nica 6:72, ay waring isa pang pangalan ng Kision. 
--Tingnan ang Kepes Blg. 3. 


KISLEV. Pangalan ng ikasiyam na buwang lu- 
nar ng mga Judio pagkaraan ng pagkatapon, na pu- 
mapatak sa pagitan ng Nobyembre at Disyembre. 
(Ne 1:1; Jer 36:9, Zac 7:1) Katumbas ito ng ikatlong 
buwan sa kanilang sekular na kalendaryo. 

Ito'y isang buwan ng taglamig, anupat maginaw 
at maulan. Mababasa natin na si Haring Jehoiakim 
ay “nakaupo sa bahay na pantaglamig, nang ikasi- 
yam na buwan, at may braserong nagniningas sa 
harap niya.” (Jer 36:22) Pagkaraan ng pagkatapon, 


KISLON 


isang kapulungan sa Jerusalem ang iniutos ng sa- 
serdoteng si Ezra. Pasimula noong ika-20 araw ng 
buwan ng Kislev, ang taong-bayan ay nagtipon at 
“nanatiling nakaupo sa hantad na dako ng bahay ng 
tunay na Diyos, na nangangatog dahil sa bagay na 
ito at dahil sa pagbuhos ng ulan.”--Ezr 10:9, 13. 

Binanggit sa Juan 10:22 ang Kapistahan ng Pag- 
aalay na idinaraos noon sa Jerusalem sa panahon ng 
taglamig. Gaya ng ipinakikita sa Apokripal na aklat 
ng 1 Macabeo (4:52-59), ang walong-araw na kapis- 
tahang ito ay pinasinayaan ni Judas Maccabaeus 
noong ika-25 araw ng Kislev ng taong 165 B.C.E. 
upang gunitain ang muling pag-aalay ng templo sa 
Jerusalem. Sa ngayon, ang kapistahang ito ay kila- 
la bilang Hanukkah.--Tingnan ang KAPISTAHAN NG 
PAG-AALAY. 


KISLON [posible, Hangal]. Isang Benjamita no- 
ong mga araw ni Moises. Ang kaniyang anak na si 
Elidad ay tumulong nang hati-hatiin ang Lupang 
Pangako.--Bil 34:17, 21. 


KISLOT-TABOR [Mga Balakang [samakatuwid 
nga, mga dalisdis] ng Tabor]. Isang lunsod na nag- 
silbing hangganan ng Zebulon. Lumilitaw na ang 
pangalang ito ay ibang anyo ng Kesulot. (Jos 19:12, 
18) Karaniwang ipinapalagay na ito ay ang Iksal 
(Kislot Tavor), na 3 km (2 mi) sa TS ng Nazaret at 
nasa paanan ng Bundok Tabor, na maaaring pinag- 
kunan ng pangalan nito. 


KISON, AGUSANG LIBIS NG. Isang ilog na 
tinukoy bilang ang Nahr el-Mugatta' (Nahal Qishon). 
Ang Kison ay umaagos nang paliku-liko patungong 
hilagang-kanluran mula sa mga burol na malapit sa 
Taanac. Binabagtas nito ang Kapatagan ng Jezreel, 
o Esdraelon ('Emeq Yizre'el), at matapos dumaan sa 
isang makitid na bangin sa pagitan ng Bundok Car- 
mel at ng mga burol ng Galilea, pumapasok ito sa 
Kapatagan ng Aco (Acre) bago tuluyang bumuhos 
sa Mediteraneo. Ang tuwid na distansiya mula sa 
mga pinagmumulan ng Kison hanggang sa pasukan 
nito sa Look ng Aco ay mga 37 km (23 mi). Baga- 
man humigit-kumulang 6 na m (20 piye) ang lapad 
ng Kison sa bukal nito, ang agos nito sa Kapatagan 
ng Jezreel ay lumalapad pa nang mga 3 m (10 piye) 
sa kanluraning seksiyon ng kapatagan. Ang pinaka- 
malapad na agos ng Kison ay mga 20 m (66 na piye) 
sa Kapatagan ng Aco. Maliban sa huling 10 km 
(6 na mi) nito, ang Kison ay kadalasang tuyo kapag 
tag-araw. Ngunit kapag tag-ulan, ito'y nagiging 
isang humuhugos na ilog, anupat inaapawan nito 
ang mga pampang nito at tinatangay ang lahat ng 
kaniyang madaanan. Dahil dito, ang kapatagang di- 
naraanan ng Kison ay nagiging isang malating re- 
hiyon. 


94 


Noong panahon nina Barak at Debora, nagkaroon 
ng mahalagang papel ang agusang libis ng Kison sa 
pagliligtas sa mga Israelita mula sa paniniil ng mga 
Canaanita. Si Barak at ang kaniyang mga hukbo ay 
pumuwesto sa Bundok Tabor. Dahil dito, ang pinu- 
no ng hukbong Canaanita na si Sisera, kasama ang 
kaniyang lubos na nasasandatahang mga hukbo at 
900 karo, ay pumaroon sa Kison. (Huk 4:6, 7, 12, 13) 
Waring dehado sa labanang ito ang mga Israelita. 
Gayunman, nang utusan si Barak na siya at ang ka- 
niyang 10,000 tauhan ay bumaba mula sa Bun- 
dok Tabor upang makipagbaka sa mga kaaway, gi- 
nawa nila ito. Sa pagkakataong ito'y nakialam ang 
Diyos na Jehova. “Mula sa langit ay nakipaglaban 
ang mga bituin, mula sa kanilang mga landas ay 
nakipaglaban sila kay Sisera.”--Huk 4:14, 15: 5:20. 

Ayon sa tradisyonal na pangmalas ng mga Judio 
na binanggit sa mga akda ni Josephus, “nagkaroon 
ng isang matinding unos na may malalakas na bu- 
hos ng ulan at graniso, at ang ulan ay inihampas ng 
hangin sa mga mukha ng mga Canaanita, anupat 
hindi sila makakita, sa gayo'y hindi nila nagamit 
ang kanilang mga busog at ang kanilang mga pang- 
hilagpos.” (Jewish Antiquities, V, 205 [v, 4]) Tiyak 
na naging putik ang lupa dahil sa gayon kalakas na 
ulan, anupat napigilan ang mga karo at lumubog sa 
lusak ang mga kabayo at dahil sa takot ay tumakas 
ang mga kaaway mula sa mga tauhan ni Barak. 
Anuman ang nangyari, sa tulong ni Jehova, “ang 
buong kampo ni Sisera ay bumagsak sa pamamagi- 
tan ng talim ng tabak. Walang naiwan kahit isa.” 
(Huk 4:15, 16, tingnan din ang Aw 83:9, 10.) Lumi- 
litaw na tinangay ng mapanganib na agos ng Kison 
ang mga bangkay ng mga kaaway. (Huk 5:21) Pa- 
takbo namang tumakas si Sisera, ngunit namatay 
rin siya sa kahiya-hiyang paraan sa kamay ng isang 
babae, si Jael na asawa ni Heber na Kenita.---Huk 
4:17-21. 

Noong panahon ng paghahari ni Haring Ahab ng 
Israel, pinatay ng propetang si Elias ang 450 prope- 
ta ni Baal sa agusang libis ng Kison.---1Ha 18:22, 40. 

Ang “tubig ng Megido” (Huk 5:19) at ang “agu- 
sang libis na nasa tapat ng Jokneam” (Jos 19:11) ay 
itinuturing na ang Kison. 


KITIM. SSi Kitim ay nakatala bilang isa sa apat 
na “anak” ni Javan, bagaman ang pangalan ay lumi- 
litaw lamang sa anyong pangmaramihan sa lahat 
ng mga pagtukoy sa Kasulatan. (Gen 10:4: 1Cr 1:7) 
Nang maglaon, ang pangalan ay ginamit upang ku- 
matawan sa isang bayan at rehiyon. 

Tinukoy ni Josephus (Jewish Antiquities, I, 128 
[vi, 1]) ang Kitim bilang “Chethimos" at iniugnay ito 
sa Ciprus at sa “pangalang Chethim na ibinigay ng 
mga Hebreo sa lahat ng mga pulo at sa karamihan 
sa mga bansang malapit sa dagat.” Tinukoy ng sina- 


95 


unang mga taga-Fenicia ang mga tao ng Ciprus bi- 
lang Kitti. Sa pangkalahatan ay sinasang-ayunan 
ng makabagong mga awtoridad ang gayong pag- 
uugnay ng Kitim sa Ciprus. 

Ang lunsod ng Kition (Citium) sa TS baybayin ng 
Ciprus ay higit na kilala bilang isang kolonya ng Fe- 
nicia, kaya naman minamalas ng ilang iskolar na 
hindi angkop ang pagtatala kay Kitim kasama ng 
mga inapo ni Japet. (Gen 10:2, 4; 1Cr 1:5, 7) Gayun- 
man, ipinakikita ng katibayan na ang mga taga- 
Fenicia ay huling dumating sa Ciprus at ang ka- 
nilang kolonya sa Kition ay itinuturing na mula 
lamang noong mga ikasiyam na siglo B.C.E. Sa ga- 
yon, pagkatapos na tukuyin ng The New Encyclo- 
peedia Britannica (1987, Tomo 3, p. 332) ang Kition 
bilang ang “pangunahing lunsod ng Fenicia sa Ci- 
prus,” isinusog nito: “Ang pinakasinaunang mga labi 
sa Citium ay yaong sa isang kolonyang Aegeano no- 
ong Edad Mycenaean (mga 1400-1100 Bc)."--Ting- 
nan din ang Tomo 16, p. 948. 

Ang Kitim ay maaaring sumaklaw sa iba pang 
mga lugar bukod sa pulo ng Ciprus. Ipinahihiwatig 
ito ng pananalita ni Josephus, na sinipi kanina, 
tungkol sa paggamit sa Hebreo ng terminong iyon 
bilang sumasaklaw sa iba pang mga pulo at mga 
bansa sa Mediteraneo na kahangga ng dagat, anu- 
pat ang Ciprus ang pinakamalapit (sa Palestina) sa 
mga lupaing Kitim. Waring pinatototohanan ito ng 
mga pagtukoy sa “mga pulo” o “mga baybaying lu- 
pain” ng Kitim sa Ezekiel 27:6 at Jeremias 2:10. Iti- 
nuturing ng ilang komentarista na ang Kitim ay gi- 
nagamit din sa mas malawak na diwang ito sa 
Bilang 24:24, kung saan inihula ng propetang si Ba- 
laam, nabuhay na kapanahon ni Moises, na pipigha- 
tiin ng “mga barko mula sa baybayin ng Kitim” ang 
Asirya at Eber ngunit ang mananalakay ay malili- 
pol sa bandang huli. Ipahihintulot ng pangmalas na 
ito na ang pagsalakay ay magmula sa baybaying 
dagat na rehiyon ng Macedonia, na mula sa bansang 
ito umabante si Alejandrong Dakila, anupat nilupig 
ang lupain ng “Asur” (Asirya-Babilonia) kasama 
ang Imperyo ng Medo-Persia, iminumungkahi ng 
iba na ang mga mananalakay ay mga Romano mula 
sa Mediteraneong mga baybaying lupain ng Italya. 
Ginagamit ng Latin na Vulgate ang “Italya” bilang 
kahalili ng “Kitim” sa Bilang 24:24, at ang Targum 
ni Onkelos ay kababasahan ng “mga Romano”; ngu- 
nit ginagamit ng Apokripal na aklat ng 1 Macabeo 
(1:1, JB) ang Kitim upang kumatawan sa lupain ng 
Macedonia. 

Sa kapahayagan ni Isaias laban sa Tiro, ang Kitim 
(malamang na ang Ciprus) ang lugar kung saan na- 
tanggap ng pasilangang mga barko ng Tarsis ang 
balita tungkol sa pagbagsak ng Tiro, at “ang anak na 
dalaga ng Sidon” ay sinasabihan ni Jehova na 'tuma- 
wid patungong Kitim, sa nabigong pagsisikap na 


KOBRA 


makasumpong ng kanlungan. (Isa 23:1, 11, 12) Ka- 
suwato ito ng katibayan ng kasaysayan na may mga 
kolonya ng Fenicia sa Ciprus noong panahong hu- 
mula si Isaias (mga 778-pagkatapos ng 732 B.C.E.). 
Inilalahad sa isang inskripsiyon ni Senakerib ang 
pagtakas ni Haring Luli ng Sidon patungong pulo 
ng ladnana (Ciprus) bilang resulta ng pagsalakay 
ng Asirya. (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 287, 288) Sa katulad na para- 
an, maliwanag na marami mula sa Tiro ang na- 
nganlong sa Ciprus noong panahon ng 13-taóng 
pagkubkob ni Nabucodonosor sa Tiro, bilang katupa- 
ran ng proklamasyon ni Isaias. 

Ang huling pagbanggit sa Kitim (sa pangalang 
iyon) ay nasa hula ni Daniel tungkol sa pagpapalig- 
sahan ng “hari ng hilaga” at ng “hari ng timog,” 
kung saan ang isang pagsalakay ng “hari ng hilaga” 
ay binigo ng “mga barko ng Kitim.”--Dan 11:30, 
tingnan ang CIPRUS. 


KITLIS. Isang lunsod sa Sepela na nasa teritor- 
yong mana ng Juda. (Jos 15:33, 40) Ipinapala- 
gay na ito ay ang makabagong-panahong Khirbet 
el-Maghaz (Mishlat Ma'ahaz), na 7 km (4.5 mi) 
sa TK ng Lakis. 


KITRON [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “gumawa ng haing usok']. Isang lunsod 
kung saan hindi pinalayas ng mga Zebulonita ang 
mga naninirahang Canaanita. (Huk 1:30) Bagaman 
may iba't ibang lokasyon na iminumungkahi para 
rito, walang isa man sa mga iyon ang tiyak. Maaa- 
ring ang sinaunang lunsod na ito sa Zebulon at ang 
Katat ay iisa.--Jos 19:15. 


KOA. Isang grupo ng mga tao o rehiyon na bi- 
nanggit sa Ezekiel 23:23 kasama ng Pekod at Soa at 
inihula ni Jehova na magiging bahagi ng mga huk- 
bo ng kaaway na sasalakay sa di-tapat na Jerusalem 
at Juda. Ang Koa ay malamang na nasa S ng Babi- 
lonia at karaniwang iniuugnay sa Qutu, isang gru- 
po ng mga tao na nanirahan sa S ng Tigris sa tu- 
yong lupain sa pagitan ng mga ilog ng mataas na 
“Adhaim at Diyala. Sa mga inskripsiyong Asiryano, 
ang Qutu ay kalimitang katambal ng Sutu (marahil 
ay ang Soa sa Eze 23:23), anupat ipinakikitang na- 
kikipagdigma sila laban sa Asirya. 


KOBRA [sa Heb., pethen]. Isang napakamaka- 
mandag na ahas ng Asia at Aprika. Walang alinla- 
ngan na ang kobrang binanggit sa anim na ta- 
lata ng Bibliya ay ang Egyptian cobra o aspid 
(Naja haje), na karaniwang ginagamit sa pang- 
eengkanto ng ahas, kapuwa noong panahon ng Bi- 
bliya at sa ngayon. Tulad ng common cobra ng 
India at ng Asiatic king cobra, pinalalapad ng Egyp- 
tian Cobra ang leeg nito kapag nagalit. 


KOHAT 


Ang kobra ay umaatake sa pamamagitan ng paa- 
banteng pagsugod ng nakatindig na katawan nito 
kasabay ang malakas na pagsagitsit. Kapag nanu- 
nuklaw ang kobra, mahigpit na sinasakmal ng pa- 
nga nito ang bagay na kinagat at pagkatapos ay 
sinisimulan nito ang kakaibang pagnguya upang ti- 
yaking makapapasok sa sugat ang sapat na lason. 
Dahil dito at sa napakatapang na lason ng kanilang 
kamandag, ang mga kobra ay kasama sa pinakama- 
panganib na mga hayop. 

Kilalang-kilala ng mga Israelita ang ahas na ito, 
hindi lamang noong sila'y nasa Ehipto kundi noong 
nagpapagala-gala rin sila sa ilang. Nang magsalita si 
Moises sa mga Israelita sa ilang, tinukoy niya ang 
kamandag ng kobra bilang “ang malupit na lason ng 
mga kobra.” (Deu 32:33) Tamang-tama ang termi- 
nong “malupit” upang ilarawan ang epekto ng ka- 
mandag ng kobra. Hinggil sa epekto nito, sinabi ni 
Findlay Russell, M.D., sa kaniyang aklat na Snake 
Venom Poisoning (1980, p. 362) na ang mga sinto- 
mas ay nagsisimula sa pamimigat ng mga talukap 
ng mata, at maaari itong sundan ng hirap sa paghi- 
nga, paralisis ng mga mata, dila, at lalamunan at 
posibleng may kasama pang pangingisay at cardiac 
arrest (paghinto ng tibok ng puso). 

Ang lason ng kobra ay umaatake sa mga nerbiyo, 
pumaparalisa sa sistema ng palahingahan, at kali- 
mita'y nakamamatay sa tao, malibang agad siyang 
mabigyan ng antivenom (panlaban sa kamandag). 
Binanggit ni Zopar ang “apdo ng mga kobra” at ang 
“kamandag ng mga kobra.”---Job 20:14, 16. 

Sa pamamagitan ng makasagisag na pananali- 
ta, pinag-ugnay ng salmista ang nakamamatay na 
kobra at ang leon at ganito ang sinabi niya tungkol 
sa mga nagtitiwala kay Jehova: “Ang batang leon at 
ang kobra ay tatapakan mo; yuyurakan mo ang 
may-kiling na batang leon at ang malaking ahas.” 
(Aw 91:13) Nang tukuyin ni Isaias ang muling pag- 
titipon sa bayan ni Jehova, humula siya ng nagba- 
gong mga kalagayan para sa kanila. Inilarawan niya 
ang panahon na “ang batang sumususo ay maglala- 
ro sa lungga ng kobra: at sa siwang ng liwanag 
ng makamandag na ahas ay ilalagay nga ng ba- 
tang inawat sa suso ang kaniyang kamay."--Isa 11: 
8, 11, 12. 


Paano “naririnig” ng kobra ang 
“tinig ng mga engkantador”? 


Binanggit ng Bibliya ang tainga ng kobra at ang 
kakayahan ng kobra na “makinig sa tinig ng mga 
engkantador.” (Aw 58:4, 5) Dahil ang mga ahas ay 
walang panlabas na butas ng tainga at sa tingin ng 
mga naturalista ay hindi sila tumutugon sa tunog, 
inakala ng marami na ang mga reptilyang ito'y bi- 


96 


ngi. Ganito ang komento ng The New Encyclopaedia 
Britannica (1987, Tomo 27, p. 159) tungkol dito: 
“Mali ang palagay na ito, ang mga ahas ay sensitibo 
sa ilang sound wave na inihahatid ng hangin at may 
kakayahan silang tumanggap ng mga ito sa pama- 
magitan ng isang mekanismo na nagsisilbing ka- 
halili ng tympanic membrane. . . . Bukod diyan, 
bagaman ang karamihan ng mga ahas ay di-kasin- 
sensitibo ng karamihan sa ibang mga uri ng tainga 
pagdating sa kalagitnaang lebel ng mabababang 
tono, hindi naman napakalaki ng agwat na ito. Ga- 
yunman, sa ilang ahas, ang pagiging sensitibo nila 
ay halos kasintalas ng karamihan sa mga bayawak 
na may pangkaraniwang uri ng mga butas ng tai- 
nga at mga mekanismo ng panggitnang tainga.” 


KOHAT. Ang ikalawang binanggit sa tatlong 
anak ni Levi (Gen 46:11: Exo 6:16: 1Cr 6:1) at ama 
nina Amram, Izhar, Hebron, at Uziel. (Exo 6:18, Bil 
3:19, 1Cr 6:2) Siya ang pinagmulan ng mga Kohati- 
ta, isa sa tatlong pangunahing pangkat ng mga Le- 
vita. (Bil 3:17, 27) Siya ay malamang na ipinanga- 
nak sa lupain ng Canaan at nakatalang kabilang sa 
66 na kaluluwa na “sumama kay Jacob sa Ehipto.” 
(Gen 46:8, 11, 26; gayunman, tingnan ang BENJAMIN 
Blg. 1.) Kabilang sa mga inapo ni Kohat sina Moises, 
Aaron, Miriam (Exo 6:18, 20; Bil 26:58, 59), at ang 
mapaghimagsik na si Kora. (Bil 16:1-3) Si Kohat ay 
nabuhay nang 133 taon.---Exo 6:18. 


KOHATITA [Ni (Kay) Kohat]. Isang inapo ni 
Kohat, na ulo ng pamilya at isa sa tatlong anak ni 
Levi. (Gen 46:11: Bil 26:57) Ang “mga Kohatita” 
o “mga anak ni Kohat” ay nahahati sa apat na pamil- 
ya, na mga inapo ng apat na anak ni Kohat: ang 
mga Amramita, Izharita, Hebronita, at Uzielita. (Bil 
3:19, 27) Ang kanilang pinuno noong panahong 
magkampo ang Israel sa Bundok Sinai (1513 B.C.E.) 
ay si Elisapan na anak ni Uziel.---Bil 3:30. 

Sina Moises at Aaron ay mga Kohatita na mula sa 
pamilyang Amramita (Exo 6:18, 20): ang mapaghi- 
magsik na si Kora ay isang Kohatita na mula sa pa- 
milya ng mga Izharita (Bil 16:1), gaya rin ng ta- 
pat na propetang si Samuel.-- 1Sa 1:1, 19, 20, 1Cr 
6:33-38. 

Isiniwalat ng sensus na kinuha sa Ilang ng Sinai 
na 8,600 lalaki, na may gulang na isang buwan pa- 
taas, ang kabilang sa mga pamilya ng mga Kohati- 
ta. (Bil 3:27, 28) Ayon sa ilang manuskrito ng Grie- 
gong Septuagint, ang bilang ay 8,300. Kung ang 
mas maliit na bilang na ito ay idaragdag sa 7,500 at 
sa 6,200 ng Bilang 3:22, 34, ang kabuuan ay magi- 
ging 22,000--ang mismong numero na masusum- 
pungan sa Bilang 3:39. Ang kanilang kalalakihan na 
ang edad ay nasa pagitan ng 30 at 50 taon na “pu- 
masok sa pangkat na naglilingkod para sa pagliling- 


97 


kod sa tolda ng kapisanan” ay may bilang na 2,750. 
— Bil 4:34-37. 

Noong panahon ng paglalakbay sa ilang, ang mga 
Kohatita ay inatasang magkampo sa T na panig ng 
tabernakulo (Bil 3:29), sa pagitan niyaon at ng kam- 
pamento ng mga tribo nina Ruben, Simeon, at Gad. 
(Bil 2:10, 12, 14) Pribilehiyo at pananagutan ng mga 
Kohatita na dalhin ang kaban ng tipan, ang mesa ng 
tinapay na pantanghal, ang kandelero, ang mga al- 
tar, at ang mga kagamitan ng dakong banal, gayun- 
din ang pantabing ng Kabanal-banalan (Bil 3:30, 31) 
pagkatapos na ang mga ito ay mailigpit at matakpan 
ni Aaron at ng kaniyang mga anak, na mga Kohati- 
ta rin. Maliban kay Aaron at sa kaniyang mga anak, 
hindi pinahihintulutan ang mga Kohatita na ting- 
nan ang mga kagamitan kahit saglit man lamang 
o hipuin ang dakong banal, sapagkat ang paggawa 
niyaon ay mangangahulugan ng kamatayan. (Bil 
4:4-15, 20) Bagaman pinaglaanan ng Israel ang mga 
Levita ng mga baka at mga karwahe para sa paglili- 
pat ng mga kagamitan ng tabernakulo, ang mga Ko- 
hatita ay hindi binigyan ng mga ito. Tiyak na dahil 
sagrado ang mga bagay na nakaatas sa kanila, pina- 
pasan nila sa balikat ang mga ito. (Bil 7:2-9) Sa mga 
Levita, sila ang huling umaalis mula sa kampamen- 
to.--Bil 10:17-21. 

Pagkatapos ng pananakop sa Canaan, nang iatas 
sa mga Levita ang partikular na mga lunsod, ang 
mga Kohatita ay tumanggap ng 23: ang “mga anak” 
ni Aaron (samakatuwid nga, ang mga Kohatita) ay 
inatasan ng 13 lunsod mula sa mga teritoryo ng 
Juda, Simeon, at Benjamin, at ang natitirang mga 
Kohatita naman ay inatasan ng 10 iba pang mga 
lunsod mula sa mga teritoryo ng Efraim, Dan, at ng 
kalahati ng tribo ni Manases.---Jos 21:1-5, 9-26, 1Cr 
6:54-61, 66-70. 

Si Heman, isang Kohatita na mula sa pamilya ni 
Izhar, ay binigyan ni David ng isang katungkulang 
may kaugnayan sa pag-awit sa santuwaryo ni Jeho- 
va. (1Cr 6:31-38) Isang daan at dalawampung Koha- 
tita, sa ilalim ng kanilang pinunong si Uriel, ang ka- 
bilang sa mga inatasan ni David na magdala ng 
kaban ni Jehova mula sa bahay ni Obed-edom patu- 
ngo sa Jerusalem, at sa okasyong ito ay may mala- 
king papel na ginampanan si Heman sa musika 
at pag-awit. (1Cr 15:4, 5, 11-17, 19, 25) Ayon sa 
Unang Cronica, nang hatiin ni David ang mga Levi- 
ta ayon sa mga grupo, o mga pangkat, ang ilan sa 
mga Kohatita ay inatasang maging mga mang- 
aawit (25:1, 4-6) at mga bantay ng pintuang-daan 
(26:1-9): ang iba ay nangasiwa sa mga imbakan at 
sa mga bagay na pinabanal (26:23-28): at ang iba pa 
ay nagsilbing mga opisyal, mga hukom, at mga ad- 
ministrador. (26:29-32) Ang ilang Kohatita ay nag- 
asikaso sa pagluluto at paghahanda ng magkakapa- 
tong na tinapay para sa Sabbath.--- 1Cr 9:31, 32. 


KOMADRONA 


Pinuri ng mga Kohatita si Jehova nang malaman 
nila na pagtatagumpayin niya ang Juda, sa ilalim ni 
Jehosapat, laban sa pinagsama-samang mga hukbo 
ng Ammon, Moab, at Seir. (2Cr 20:14-19) Noong pa- 
nahon ni Haring Hezekias, tumulong ang mga Ko- 
hatitang Levita sa paglilinis ng bahay ni Jehova. 
(2Cr 29:12-17) Ang mga Kohatitang sina Zacarias at 
Mesulam ay kasama sa mga gumanap bilang mga 
tagapangasiwa nang kumpunihin ni Haring Josias 
ang templo.---2Cr 34:8-13. 


KOKUS. 


KOLAIAS. 

1. Ama ng bulaang propetang si Ahab na kabi- 
lang sa mga Judio na mga tapon sa Babilonya bago 
ang pagkawasak ng Jerusalem noong 607 B.C.E. 
--Jer 29:21, tingnan ang AHAB Blg. 2. 

2. Isang Benjamita at maliwanag na ninuno ng 
isang Sallu na naninirahan sa Jerusalem noong mga 
araw ni Nehemias pagkatapos ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya.--Ne 11:4, 7. 


KOLONADA NI SOLOMON. Ayon sa mga 
akda ni Josephus, ang kolonadang ito ay orihinal na 
itinayo ni Solomon sa isang gawang-taong gulod sa 
S panig ng templo. Gayunman, ang kolonadang 
umiiral noong unang siglo C.E., ay sinasabing kabi- 
lang sa mga ipinagawa ni Herodes sa kaniyang pro- 
yekto ng muling pagtatayo. (Jewish Antiquities, 
VII, 95-98 [iii, 9]: XX, 219-221 [ix, 7]: The Jewish 
War, I, 401 [xxi, 1]; V, 184-189 [v, 1]) Sa Kapistahan 
ng Pag-aalay noong taglamig ng 32 C.E., kinum- 
pronta ng mga Judio si Jesus sa kolonada ni Solo- 
mon at pinilit nila siyang ipakilala ang kaniyang sa- 
rili bilang ang Kristo. (Ju 10:22-24) Pagkaakyat ni 
Jesus sa langit, madalas pa ring pumupunta sa lu- 
gar na ito ang kaniyang mga alagad, maliwanag na 
upang mangaral sa mga Judio roon.--Gaw 3:11, 
5:12, LARAWAN, Tomo 2, p. 745. 


KOMADRONA. Ang terminong Hebreo para 
sa “komadrona” ay isang pambabaing pandiwari ng 
pandiwang yaladh” (manganak, magsilang) at sa 
gayon ay literal na tumutukoy sa isang babae na 
tumutulong upang maipanganak o maisilang ang 
isang bata. (Tingnan ang KAPANGANAKAN.) Tinutulu- 
ngan ng komadrona ang ina sa panahong naghihi- 
rap ito sa panganganak, at kapag naisilang na ang 
bata, pinuputol niya ang talimpusod nito at hinuhu- 
gasan ang sanggol. Noong sinaunang mga panahon, 
kinukuskusan din niya ito ng asin at binabalot ng 
mga telang pamigkis.---Eze 16:4. 

Kung minsan ay naglilingkod bilang komadro- 
na ang matatalik na kaibigan o mga kamag-anak 
at ang matatandang babae sa komunidad, ngunit 
yamang kailangan dito ang pantanging kaalaman, 


Tingnan ang TINA, PAGTITINA. 


KOMBENSIYON 


kasanayan, at karanasan, lalo na kung maselan ang 
panganganak, kaunti lamang ang nagkokomadrona 
bilang kanilang hanapbuhay. Nang isilang si Benja- 
min, habang “nahihirapan si Raquel sa panganga- 
nak' ay tiniyak ng komadrona kay Raquel na mailu- 
luwal niya ang kaniyang anak, bagaman si Raquel 
mismo ay namatay. (Gen 35:16-19) Noong panahon 
ng komplikadong panganganak ni Tamar sa kambal 
na sina Perez at Zera, alistong kinilala ng komadrona 
ang isa na inaasahan niyang magiging panganay. 
Kaagad niyang tinalian ng isang sinulid na iskarlata 
ang nakaunat na kamay ni Zera. Gayunman, iniu- 
rong nito ang kaniyang kamay at naunang lumabas 
ang kaniyang kapatid, anupat naging sanhi ng pag- 
kapunit ng kulampang ng ina.---Gen 38:27-30. 
Nalagay naman sa napakaselan at mapanganib na 
posisyon ang mga komadrona ng mga Israelita no- 
ong panahon ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Es- 
pesipikong ipinatawag ni Paraon ang dalawa sa ka- 
nila, si Sipra at si Pua, at inutusan silang patayin 
ang bawat Hebreong sanggol na lalaki pagkasilang 
nito. Malamang na ang dalawang babaing ito ang 
nagsilbing mga ulo ng propesyong ito at pananagu- 
tan nilang itawid sa kanilang mga kasamahan ang 
mga utos ng hari. Gayunman, “ang mga komadro- 
na ay natakot sa tunay na Diyos, at hindi nila gina- 
wa ang gaya ng sinabi sa kanila ng hari ng Ehipto, 
kundi pinananatili nilang buhay ang mga batang la- 
laki.” Dahil dito ay tinawag sila ni Paraon upang 
magpaliwanag, anupat nagtanong: “Bakit ninyo gi- 
nawa ang bagay na ito?” Kunwa'y hindi nila kontro- 
lado ang bagay na ito, nangatuwiran sila na ang 
mga babaing Hebreo ay “masisigla” at nakapagsi- 
lang na “bago makarating sa kanila ang komadro- 
na.” (Exo 1:15-19) Dahil natakot kay Jehova ang 
mga komadronang ito at tumanggi silang patayin 
ang mga sanggol, pinagpala at ginantimpalaan niya 
sila ng sarili nilang mga pamilya.--Exo 1:20, 21. 


KOMBENSIYON. Isang pagtitipun-tipon ng 
mga tao para sa isang espesipikong layunin, isang 
kapulungan. Sa Kasulatan, ang terminong “kom- 
bensiyon” ay isang salin ng salitang Hebreo na 
miqra”, na nangangahulugang “isang pagpipisan,” 
o “pagtitipon, pagtawag.” Ang isa pang salin ng sa- 
litang Hebreo na ito ay “kombokasyon.” Makikita 
ang saligang kahulugan nito sa Bilang 10:2 kung 
saan ginamit ito upang itawid ang ideya ng pagti- 
pon sa kapulungan ng Israel.---Ihambing ang Isa 1: 
13, tlb sa Rbi8. 

Ganito ang iskedyul ng “mga banal na kombensi- 
yon”: (1) Ang bawat Sabbath (Lev 23:3): (2) ang una 
at ikapitong araw ng Kapistahan ng mga Tina- 
pay na Walang Pampaalsa tuwing Nisan, na unang 
buwan (Marso-Abril) (Bil 28:18, 25; Lev 23:6-8): 
(3) ang Kapistahan ng mga Sanlinggo o Kapistahan 


98 


ng Pag-aani na nang maglaon ay nakilala bilang 
Pentecostes at idinaraos sa ikatlong buwan, Sivan 
(Mayo-Hunyo) (Lev 23:15-21): (4) ang una at ika- 
sampung araw ng ikapitong buwan, Etanim o Tisri 
(Setyembre-Oktubre), anupat ang ikasampung araw 
ay ang Araw ng Pagbabayad-Sala (Lev 23:23-27: Bil 
29:1, 7): (5) ang unang araw ng Kapistahan ng mga 
Kubol, na nagsisimula sa ika-15 araw ng ikapitong 
buwan, Etanim o Tisri, gayundin ang araw pagka- 
tapos ng pitong-araw na kapistahang iyon.---Lev 
23:33-36. 

Ang isang natatanging pagkakakilanlan ng lahat 
ng “mga banal na kombensiyon" na ito ay na hindi 
dapat gumawa ng mabigat na gawain ang taong- 
bayan habang nagaganap ang mga ito. Halimbawa, 
ang una at ikapitong araw ng Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa ay “mga banal na 
kombensiyon.” May kinalaman sa mga ito ay sinabi 
ni Jehova: “Walang gawa ang gagawin sa mga araw 
na iyon. Tanging ang kailangang kainin ng bawat 
kaluluwa, iyon lamang ang maaari ninyong gawin.” 
(Exo 12:15, 16) Gayunman, kapag panahon ng “mga 
banal na kombensiyon,” ang mga saserdote ay aba- 
la sa paghahandog ng mga hain kay Jehova (Lev 23: 
37, 38), at tiyak na hindi ito paglabag sa alinmang 
utos na huwag gumawa ng pang-araw-araw na 
mga gawain. Ang mga okasyong ito ay hindi rin 
mga pagkakataon upang magpakabatugan ang bu- 
ong bayan kundi mga panahon para makinabang 
sila nang husto sa espirituwal. Tuwing lingguhang 
araw ng Sabbath, ang taong-bayan ay nagtitipon 
para sa pangmadlang pagsamba at pagtuturo. Sa 
gayo'y napatitibay sila ng pangmadlang pagbabasa 
at pagpapaliwanag sa nasusulat na Salita ng Diyos, 
gaya rin ng ginawa sa mga sinagoga nang maglaon. 
(Gaw 15:21) Samakatuwid, bagaman ang taong- 
bayan ay hindi gumagawa ng mabigat na gawain sa 
panahon ng araw ng Sabbath o ng iba pang “mga 
banal na kombensiyon,” iniuukol naman nila ang ka- 
nilang sarili sa pananalangin at pagbubulay-bulay 
tungkol sa Maylalang at sa kaniyang mga layunin. 
--Tingnan ang KAPULUNGAN. 


KOMINO [sa Heb., kammon’, sa Gr., ky'mi:non, 
sa Ingles, cumin], KOMINONG ITIM [sa Heb., qe- 
tsach]. Ang halamang komino (Cuminum cymin- 
um) ay kabilang sa pamilya ng mga karot o mga 
parsli, tumataas nang mga 0.3 m hanggang 0.6 m 
(1 hanggang 2 piye), may mahahaba at makikitid 
na dahon at mga umbel (mga pumpon) ng bulaklak 
na maliliit at kulay-rosas o kulay puti na tumutubo 
sa mga dulo ng patindig na mga sanga nito. Higit 
na kilala ang halamang ito dahil sa malasa at aro- 
matikong mga buto nito, na ginagamit sa mga ban- 
sa sa Gitnang Silangan at sa iba pang mga lupain 
bilang espesyang pampalasa sa tinapay, kakanin, 


99 


nilaga, at maging sa mga alak. Nang maglaon, ang 
mga buto ng caraway, na kahawig ng mga buto ng 
komino sa lasa at hitsura, ay mas karaniwan nang 
ginagamit kaysa sa komino dahil mas banayad at 
mas masustansiya ang mga ito. 

Sa Isaias 28:25, 27, binanggit kasama ng komino 
ang halamang inilalarawan ng salitang Hebreo na 
qe'tsach. Tinutukoy ito ng mga tagapagsalin sa iba't 
ibang katawagan bilang “#itches” (KJ), “fennel” (Mo), 
at “eneldo” (AT; RS): ngunit waring “kominong itim” 
(JP: NW) ang pinapaboran ng konteksto at gayundin 
ng katumbas na pangalan nito sa Arabe (qazha). Sa 
kabila ng pangalang Ingles nito, ang kominong itim 
(Nigella sativa) ay hindi inuuri ng mga botaniko bi- 
lang kasama sa halamang komino, at bagaman kila- 
la bilang “nutmeg flower,” naiiba rin ito sa inaalaga- 
ang halamang nutmeg. Ito ay kabilang sa pamilyang 
Ranunculaceae (buttercup), lumalaki na halos kasin- 
taas ng komino, may kahawig na mga dahong tulad- 
pako, ngunit nagsisibol ng isahan at kaakit-akit na 
mga bulaklak na ang mga talulot ay puti hanggang 
asul. Ang mga lalagyan ng mga buto nito ay may 
mga kompartment sa loob, at ang mumunti at itim 
na mga buto, mas maliliit kaysa sa komino, ay ma- 
askad at aromatiko at ginagamit sa mga pagkain bi- 
lang pampaanghang. Paboritong espesya ito ng si- 
naunang mga Griego at mga Romano.---LARAWAN, 
Tomo 1, p. 543. 

Bagaman sa ngayon ay hindi malawakang itina- 
tanim sa rehiyon ng Palestina ang komino at komi- 
nong itim, noong panahon ng Bibliya ay mas popu- 
lar ang mga ito sa lugar na iyon. Sa pamamagitan 
ng propetang si Isaias, inilalarawan ni Jehova na pa- 
saboy na ikinakalat ng magsasakang Israelita ang 
mga binhi sa inararong lupain, samantalang higit 
itong nag-iingat sa paghahasik ng mas mahahala- 
gang butil, gaya ng trigo, mijo, at sebada. Ipinakiki- 
ta rin niya na pagkatapos mag-ani, ang paggiik sa 
mga buto ng mga halamang komino at kominong 
itim ay hindi ginagamitan ng mabibigat na gulong 
o panggulong ng mga kasangkapang panggiik, kun- 
di ang mga kapsula ng buto ay hinahampas ng 
isang baston o, para sa mas matitigas na supot ng 
buto ng kominong itim, ng isang tungkod upang 
hindi mapinsala ang maliliit at murang mga buto. 
Yamang kasunod ito ng payo ni Jehova sa bayan ng 
Israel na tumigil sila sa panunudyo dahil sa napipin- 
tong pagkalipol ng hilagang kaharian, lumilitaw na 
ang ilustrasyong ito ay ibinigay upang ipakitang 
makapipili ang bayan, alinman sa tumugon sila sa 
disiplinang hampas ng tungkod ni Jehova o sumai- 
lalim sa matindi at walang-lubay na paggiik na para 
bang dinudurog sila ng isang mabigat na karitong 
panggulong.---Isa 28:22-29. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, ang mga Israeli- 
ta ay dapat magbayad ng ikapu o ikasampu “ng la- 


KONGREGASYON 


hat ng bunga ng iyong binhi,” na waring sumasak- 
law sa lahat ng sinasakang pananim. (Deu 14:22, 
Lev 27:30) Noong mga araw ni Jesus, mahigpit 
na nagbabayad ang mga Pariseo ng ikasampu ng 
gayong maliliit na produkto gaya ng yerbabuena, 
eneldo, at komino (pawang mga bagay na maipag- 
bibili), ngunit nagkasala sila dahil ipinagwawalang- 
bahala naman nila ang mas mabibigat na obliga- 
syon.--Mat 23:23, ihambing ang Luc 11:42. 


KOMPAS. Isang instrumento na ginagamit noon 
ng karpintero o ng iba pang bihasang manggagawa 
upang markahan o sulatan ng bilog o arko ang ka- 
hoy o iba pang materyales. Ang tanging pagtukoy 
ng Bibliya sa isang kompas ay nasa Isaias 44:13. 
Doon, ang idolatrosong mang-uukit ng kahoy ay si- 
nasabing gumamit ng pising panukat, pulang yeso, 
at ng isang pait upang hubugin ang isang idolo. At, 
“sa pamamagitan ng kompas ay patuloy niyang ti- 
natandaan iyon [maliwanag na upang tiyakin na 
maayos ang mga proporsiyon nito], at iyon ay unti- 
unti niyang ginagawang tulad ng wangis ng tao, tu- 
lad ng kagandahan ng mga tao, upang tumahan sa 
isang bahay.” Ang salitang Hebreo para sa “kom- 
pas” (mechu-ghah' ay nauugnay sa chugh (bilog). 
--Kaw 8:27, Isa 40:22. 


KONGREGASYON. Isang grupo ng mga ta- 
ong nagkakatipon para sa isang partikular na layu- 
nin o gawain. Sa Bagong Sanlibutang Salin, ang 
salitang Hebreo na kadalasang isinasalin bilang 
“kongregasyon” ay ga-hal', na nagmula sa isang sali- 
tang-ugat na nangangahulugang “tipunin.” (Bil 20:8, 
Deu 4:10) Malimit itong gamitin may kinalaman sa 
isang organisadong lupon, anupat masusumpungan 
sa mga pananalitang “kongregasyon ng Israel” (Lev 
16:17: Jos 8:35: 1Ha 8:14), “kongregasyon ng tunay 
na Diyos” (Ne 13:1), at “kongregasyon ni Jehova” (Bil 
20:4, Deu 23:2, 3; 1Cr 28:8, Mik 2:5). Ang ga-hal' ay 
tumutukoy sa iba't ibang uri ng pagtitipon ng mga 
tao, halimbawa, para sa relihiyosong kadahilanan 
(Deu 9:10: 18:16; 1Ha 8:65: Aw 22:25: 107:32), para 
asikasuhin ang mga usaping pambayan (1Ha 12:3), 
at para sa pakikipagdigma (1Sa 17:47, Eze 16:40). Sa 
aklat ng Eclesiastes, si Solomon ay ipinakikilala bi- 
lang ang “tagapagtipon” (sa Heb., qo-heTeth). (Ec 1: 
1, 12) Bilang hari, tinitipon niya ang taong-bayan 
upang sumamba kay Jehova, anupat ang isang ka- 
pansin-pansing halimbawa ay nang tipunin niya sa 
bagong-tayong templo sa Jerusalem ang kaniyang 
mga sakop.--- 1Ha 8:1-5, 2Cr 5:2-6. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
Griego na isinalin bilang “kongregasyon” ay ek-kle- 
si'a, na pinagkunan ng salitang Ingles na “ecclesia” 
at ng salitang Tagalog na “iglesya.” Ang ekklesia 
ay nanggaling sa dalawang salitang Griego, ang ek, 


KONGREGASYON 


nangangahulugang “labas,” at ang ka-le'o, nanga- 
ngahulugang “tawagin.” Samakatuwid, tumutukoy 
ito sa isang grupo ng mga taong tinawag o tinipon, 
maaaring sa opisyal o sa di-opisyal na paraan. Sa 
Gawa 7:38, ito ang salitang ginamit upang tukuyin 
ang kongregasyon ng Israel, at ginamit din ito para 
sa “kapulungan" na sinulsulan ng panday-pilak na si 
Demetrio laban kay Pablo at sa mga kasamahan 
niya sa Efeso. (Gaw 19:23, 24, 29, 32, 41) Ga- 
yunman, pinakamadalas itong gamitin upang tuku- 
yin ang kongregasyong Kristiyano. Ikinakapit ito sa 
kalipunan ng mga kongregasyong Kristiyano (1Co 
12:28): sa isang kongregasyon na nasa isang lunsod 
na gaya ng Jerusalem (Gaw 8:1), Antioquia (Gaw 
13:1), o Corinto (2Co 1:1); o sa isang espesipikong 
grupo na nagtitipon sa isang tahanan (Ro 16:5, 
Flm 2). Kaayon nito, binabanggit din ang indibidu- 
wal na mga kongregasyong Kristiyano o ‘mga kon- 
gregasyon ng Diyos.” (Gaw 15:41, 1Co 11:16) May 
ilang bersiyong Ingles na gumamit ng “church” sa 
mga tekstong tumutukoy sa kongregasyong Kristi- 
yano, gaya sa 1 Corinto 16:19. (AS; KJ) Ngunit ya- 
mang ang pagkaunawa ng marami sa “church” ay 
isang gusali para sa mga relihiyosong serbisyo sa 
halip na isang kongregasyong nagsasagawa ng pag- 
samba, ang salin na church” ay maaaring magbi- 
gay ng maling ideya. 

Sa Septuagint, ang salitang Griego na ek-kle-si'a 
ang kadalasang ginagamit bilang salin ng salitang 
Hebreo na qga-hal, gaya sa Awit 22:22 (21:23, LXX). 
--Ihambing ang tlb sa Rbi8. 

Ang Kongregasyon ng Israel. Pasimula no- 
ong panahon ni Moises, ang bansang Israel ay tinu- 
koy bilang isang kongregasyon. Isinaayos ni Jehova 
na ang kongregasyong iyon ay mapamahalaan, hin- 
di sa pamamagitan ng demokratikong paraan, ng 
mga tao, kundi sa pamamagitan ng teokratikong pa- 
raan, ng Diyos mismo. Sa layuning iyan, ang bansa 
ay dinala sa tipang Kautusan. (Exo 19:3-9, 24:6-8) 
Yamang si Moises ang tagapamagitan ng tipang 
iyon, maaaring sabihin: “Iniutos ni Moises sa atin 
ang isang kautusan, isang pag-aari ng kongrega- 
syon ni Jacob.” (Deu 33:4) Si Jehova ang kanilang 
Hukom, Tagapagbigay-Batas, at Hari. (Isa 33:22) 
Kaya naman, ang bansang Israel ay isang kongre- 
gasyon ng Diyos at maaaring tukuyin bilang ang 
“kongregasyon ni Jehova.”--Bil 16:3, 1Cr 28:8. 

Kung minsan, ang salitang Hebreo na qga-hal' (kon- 
gregasyon) ay ginagamit kaugnay ng salitang He- 
breo na @dhah' (kapulungan). (Lev 4:13, Bil 20:8, 10) 
Ang @dhah'ay mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “itakda,” sa gayo'y tumutukoy sa isang 
grupo na nagkatipon ayon sa pinagkasunduan, at 
malimit itong ikapit sa pamayanan ng Israel, gaya sa 
pananalitang “kapulungan ng Israel.” (Exo 12:3) Sa 
bansang Israel, yaong mga aktuwal na kabilang sa 


100 


Hebreong populasyon ang siyang bumubuo sa kon- 
gregasyon (ga-hal? Bil 15:15), samantalang waring 
saklaw naman ng kapulungan (@dhah') kapuwa ang 
mga Israelita at ang mga naninirahang dayuhang 
kasama nila. (Exo 12:19) Kaya naman, sa pinalawak 
na pagkakapit, waring kabilang sa mga miyembro ng 
kongregasyon yaong mga tuling naninirahang dayu- 
han.--Bil 15:14-16. 

Gayunman, may mga hindi pinahihintulutang 
maging miyembro ng “kongregasyon ni Jehova.” 
Walang lalaking kinapon o “pinutulan ng kaniyang 
sangkap ng pagkalalaki’ ang makapapasok doon, ang 
mga anak sa ligaw, mga lalaking Ammonita, at mga 
lalaking Moabita ay pinagbawalang pumasok doon 
“maging hanggang sa ikasampung salinlahi.” Ngu- 
nit ang mga anak na ipinanganak sa mga Edomita 
at mga Ehipsiyo “bilang ikatlong salinlahi ay maka- 
papasok sa ganang kanila sa kongregasyon ni Jeho- 
va.” (Deu 23:1-8) Ang pagbabawal sa mga anak ng 
isang anak sa ligaw “hanggang sa ikasampung sa- 
linlahi” ay nagtaguyod sa kautusan ni Jehova laban 
sa pangangalunya. (Exo 20:14) At bagaman ang 
mga lalaking pinutulan ng kanilang sangkap sa sek- 
so ay pinagbawalang makapasok sa “kongregasyon 
ni Jehova,” makasusumpong sila ng kaaliwan sa 
mga salitang iniulat ni Isaias, na matatagpuan sa 
Isaias 56:1-7. Sabihin pa, ang mga indibiduwal na 
pinagbawalang makapasok sa “kongregasyon ni Je- 
hova” sa sinaunang Israel ay posibleng makinabang 
sa mga paglalaan at pagpapala ni Jehova para sa la- 
hat ng mga tao ng mga bansa.---Gen 22: 15-18. 

Ang mga indibiduwal na miyembro ng kongrega- 
syon ng Israel ay pinagpapakitaan ng awa kapag 
nagkasala sila nang di-sinasadya. Ngunit sila'y li- 
lipulin kung magkasala sila nang sinasadya. (Bil 
15:27-31) Halimbawa, ang isang indibiduwal ay ihi- 
hiwalay mula sa kongregasyon, at papatayin, kung 
hindi siya magpapadalisay ng kaniyang sarili kapag 
siya'y marumi sa seremonyal na paraan, kung ku- 
main siya ng karne ng haing pansalu-salo habang 
nasa gayong kalagayan, kung kumain siya ng taba 
ng mga handog o kaya'y ng dugo, o kung kumain 
siya ng mga banal na bagay samantalang siya'y ma- 
rumi. (Bil 19:20: Lev 7:21-27: 17:10, 14: 22:3) Mayro- 
on ding mga nilipol noon dahil sa pagtatrabaho sa 
araw ng Sabbath (Exo 31:14), pagbibigay kay Molec 
ng kanilang supling, pagbaling sa mga espiritista at 
sa mga manghuhula ng mga pangyayari, ilang uri 
ng seksuwal na imoralidad, at hindi 'pagpighati” sa 
kanilang sarili sa taunang Araw ng Pagbabayad- 
Sala.--Lev 20:1-6, 17, 18, 23:27-30, tingnan din ang 
Exo 30:31-33, Lev 17:3, 4, 8, 9; 18:29, 19:5-8. 

Bagaman mga indibiduwal ang bumubuo sa kon- 
gregasyon ng Israel, ang bansa mismo ay binubuo 
ng mga tribo, mga pamilya, at mga sambahayan. 
Waring makikita ang kaayusang ito sa insidenteng 


101 


kinasangkutan ni Acan, sapagkat sa kasong iyon 
ang Israel ay lumapit kay Jehova, una ay tribu- 
tribo, pagkatapos ay pami-pamilya, sumunod ay 
samba-sambahayan, at sa katapus-tapusan ay ba- 
wat matipunong lalaki, hanggang sa mapili si Acan 
bilang ang nagkasala.---Jos 7: 10-19. 

Sa Israel, kadalasa'y may responsableng mga in- 
dibiduwal na kumakatawan sa bayan. (Ezr 10:14) 
Kaya naman, “mga pinuno sa mga tribo” ang nag- 
handog matapos maitayo ang tabernakulo. (Bil 7:1- 
11) Sa katulad na paraan, mga saserdote, mga Le- 
vita, at “mga ulo ng bayan” ang nagpatotoo sa 
"“mapagkakatiwalaang kaayusan” sa pamamagitan 
ng tatak noong mga araw ni Nehemias. (Ne 9:38- 
10:27) Noong naglalakbay ang Israel sa ilang, may 
“mga pinuno ng kapulungan, mga tinawag sa kapi- 
sanan, mga lalaking bantog,” at 250 sa mga ito ang 
sumama kina Kora, Datan, Abiram, at On sa pagti- 
tipun-tipon laban kay Moises at kay Aaron. (Bil 
16:1-3) Bilang pagsunod sa tagubilin ng Diyos, pu- 
mili si Moises ng 70 sa matatandang lalaki ng Isra- 
el, na mga opisyal, upang tulungan siyang dalhin 
ang “pasan ng bayan” na hindi niya kayang balika- 
ting mag-isa. (Bil 11:16, 17, 24, 25) Binabanggit ng 
Levitico 4:15 ang “matatandang lalaki ng kapulu- 
ngan,” at lumilitaw na ang matatandang lalaki ng 
bansa, ang mga ulo, mga hukom, at mga opisyal 
nito ang nagsilbing mga kinatawan ng taong-bayan. 
--Bil 1:4, 16; Jos 23:2, 24:1. 

Sa ilang, dalawang trumpetang pilak ang ginaga- 
mit para sa pagtitipon ng kapulungan at para sa 
paglikas ng kampo. Kapag parehong pinatunog ang 
mga trumpetang ito, tutuparin ng kapulungan ang 
kanilang pakikipagtipanan kay Moises sa pasukan 
ng tolda ng kapisanan. Kung iisa lamang ang pina- 
tunog, “ang mga pinuno bilang mga ulo ng mga 
libu-libo ng Israel” ang pupunta roon. (Bil 10:1-4) 
Kung minsan, mga hari ang tumatawag ng mga 
pagtitipon. (1Ha 8:5, 2Cr 20:4, 5) Halimbawa, guma- 
mit si Hezekias ng mga mananakbo upang papunta- 
hin sa Jerusalem ang taong-bayan para sa ma- 
laking pagdiriwang ng Paskuwa noong kaniyang 
mga araw.---2Cr 30:1, 2, 10-13. 

Nang maglaon, nagkaroon ng malaking kapang- 
yarihan ang hudisyal na lupong nakilala bilang ang 
Sanedrin, na binubuo ng 71 miyembro---ang mata- 
as na saserdote at 70 iba pang pangunahing lalaki 
ng bansa, “ang kapulungan ng matatandang lalaki.” 
--Mat 26:59, Luc 22:66. 

Noong panahon ng pagkatapon ng mga Judio sa 
Babilonya, o di-nagtagal pagkatapos nito, mga sina- 
goga ang karaniwang ginagamit bilang mga gusa- 
ling pinagtitipunan ng mga Judio. Nang maglaon, 
itinatag ang mga sinagoga sa iba't ibang lugar. Ha- 
limbawa, si Jesus ay nagturo sa sinagoga sa Naza- 


KONGREGASYON 


ret. (Luc 4:16-21) Sa totoo, ang mga sinagoga ay 
mga paaralan kung saan binabasa at itinuturo ang 
Kasulatan, at ang mga ito ay mga dakong panala- 
nginan at para sa pagbibigay ng papuri sa Diyos. 
--Gaw 15:21: tingnan ang SINAGOGA. 

Natatangi ang katayuan ng kongregasyon ng Is- 
rael. Ipinaalaala sa kanila ni Moises: “Ikaw ay isang 
banal na bayan kay Jehova na iyong Diyos. Ikaw 
ang pinili ni Jehova na iyong Diyos upang maging 
kaniyang bayan, isang pantanging pag-aari, mula 
sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa.” 
(Deu 7:6) Ngunit dumating ang panahon na ang 
kongregasyong Judio ay hindi na naging kongrega- 
syon ng Diyos, palibhasa'y itinakwil ng Diyos dahil 
sa pagtatakwil nito sa kaniyang Anak.--Gaw 4:24- 
28, 13:23-29, Mat 21:43, 23:37, 38, Luc 19:41-44. 

Ang Kristiyanong Kongregasyon ng Diyos. 
Bago itinakwil ang bansang Judio at bago nagwakas 
ang posisyon nito bilang kongregasyon ng Diyos, 
ipinakilala ni Jesu-Kristo ang kaniyang sarili bilang 
ang “batong-limpak” na pagtatayuan niya ng tinata- 
wag niyang “aking kongregasyon.” (Mat 16:18) Ito 
ay ayon sa pagkaunawa ni Pedro, na kausap niya no- 
ong pagkakataong iyon, sapagkat nang maglaon ay 
ipinakilala ng apostol si Jesus bilang ang makasagi- 
sag na “bato” na itinakwil ng mga tao ngunit “pini- 
li, mahalaga, sa Diyos” at bilang ang “pundasyong 
batong-panulok” na mapaglalagakan ng isa ng ka- 
niyang pananampalataya nang walang kabiguan. 
(1Pe 2:4-6, Aw 118:22, Isa 28:16) Tuwirang ipinaki- 
lala ni Pablo si Jesu-Kristo bilang ang pundasyon 
na pinagtayuan ng kongregasyong Kristiyano. (Efe 
2:19-22, 1Co 3:11) At yamang pag-aari ito ni Jeho- 
va, angkop itong tawaging “kongregasyon ng Diyos.” 
--Gaw 20:28, Gal 1:13. 

Si Kristo rin ang ulo ng Kristiyanong kongrega- 
syon (sa Gr., ek-kle-si'a), na itinatag sa kaniya. Kaya 
naman sinasabi: “Ipinasakop din niya [ng Diyos] ang 
lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa, 
at ginawa siyang ulo sa ibabaw ng lahat ng mga ba- 
gay sa kongregasyon, na siyang katawan niya, ang 
kalubusan niya na pumupuno sa lahat ng mga ba- 
gay sa lahat.”--Efe 1:22, 23, tingnan din ang Col 
1:18. 

Hinalinhan ng Kristiyanong kongregasyon ng 
Diyos ang kongregasyon ng Israel noong Pentecos- 
tes ng 33 C.E., nang ibuhos ang banal na espiritu sa 
mga tagasunod ni Jesus sa Jerusalem. Ang unang 
potensiyal na mga miyembro ng kongregasyong 
iyon ay pinili di-katagalan pagkatapos mabautismu- 
han si Jesus, noong pasimula ng kaniyang minister- 
yo sa lupa. (Gaw 2:1-4: Ju 1:35-43) Mula sa kani- 
yang unang mga tagasunod, pumili si Jesus ng 
12 apostol (Luc 6:12-16), at nang maglaon, pinili 
niya si Saul ng Tarso, na naging “isang apostol sa 


KONGREGASYON 


mga bansa.” (Gaw 9:1-19, Ro 11:13) Ang 12 tapat na 
apostol ng Korderong si Jesu-Kristo, kasali na si Ma- 
tias na pumalit kay Hudas, ang bumubuo sa panga- 
lawahing mga pundasyon ng kongregasyong Kristi- 
yano.--Gaw 1:23-26, Apo 21:1, 2, 14. 

Ang kongregasyong ito ay tinutukoy bilang “ang 
kongregasyon ng panganay na nakatala sa langit,” 
na ang hustong bilang, sa ilalim ni Kristo na ulo, ay 
144,000. (Heb 12:23, Apo 7:4) Ang mga tinawag na 
ito ay “binili mula sa sangkatauhan” upang magsa- 
gawa ng pantanging gawain dito sa lupa at pagka- 
tapos ay makasama ni Kristo sa langit bilang kani- 
yang kasintahang babae. Kung paanong may mga 
kahilingan para maging miyembro ng Hebreong 
kongregasyon ng Diyos, mayroon ding mga kahili- 
ngan para maging miyembro ng Kristiyanong “kon- 
gregasyon ng Diyos.” Ang mga miyembro nito ay 
mga espirituwal na birhen na patuloy na sumusu- 
nod sa Kordero, si Jesu-Kristo, saanman siya puma- 
roon, “at walang nasumpungang kabulaanan sa ka- 
nilang mga bibig, sila ay walang dungis.”--Apo 
14:1-5. 

Si Jehova ang pumipili sa mga miyembro ng Kris- 
tiyanong kongregasyon ng Diyos. (Ro 8:30, 2Te 2:13) 
Ang unang mga miyembro niyaon ay tinawag mula 
sa itinakwil na kongregasyong Judio, na tumanggi 
sa Anak ng Diyos bilang kanilang Mesiyas. Gayun- 
man, pasimula kay Cornelio noong 36 C.E., ang mga 
miyembro ng kongregasyong Kristiyano ay tinawag 
na rin mula sa mga bansa, anupat nasabi ni Pablo: 
“Walang Judio ni Griego man, walang alipin ni ta- 
ong laya man, walang lalaki ni babae man; sapagkat 
kayong lahat ay iisang tao na kaisa ni Kristo Jesus.” 
(Gal 3:28, Gaw 10:34, 35: Ro 10:12: Efe 2:11-16) Ya- 
mang ang tipang Kautusan, na pinamagitanan ni 
Moises at ginamit sa pangangasiwa sa kongrega- 
syon ng Israel, ay tinupad ni Kristo at inalis na ng 
Diyos na Jehova (Mat 5:17: 2Co 3:14: Col 2:13, 14), 
ang mga miyembro ng Kristiyanong kongregasyon 
ng Diyos ay nakikibahagi sa mga pakinabang na du- 
lot ng bagong tipan na pinamagitanan ng Lalong 
Dakilang Moises, si Jesu-Kristo. (Mat 26:28, Heb 
12:22-24: Gaw 3:19-23) Bukod diyan, kung paanong 
pinapahiran ng langis ang mga saserdote at mga 
hari ng Israel noon (Exo 30:22-30, 2Ha 9:6), yaong 
mga pinili ng Diyos upang maging mga miyembro 
ng kongregasyong Kristiyano ay pinapahiran ng ba- 
nal na espiritu (2Co 1:21, 22: 1Ju 2:20) at inaampon 
ng Diyos na Jehova bilang kaniyang mga anak. 
- Efe 155. 

Pangunahin na, ang kongregasyong Hebreo ay bi- 
nubuo ng likas na mga Israelita. Samantala, ang 
mga miyembro ng pinahirang Kristiyanong kongre- 
gasyon ng Diyos ay espirituwal na mga Israelita, na 
bumubuo sa mga tribo ng espirituwal na Israel. 
(Apo 7:4-8) Yamang itinakwil ng karamihan sa likas 


102 


na mga Israelita si Jesu-Kristo, “hindi lahat ng nag- 
mumula sa Israel ay talagang “Israel,” samakatuwid 
nga, espirituwal na Israel. (Ro 9:6-9) At, hinggil sa 
Kristiyanong kongregasyon ng Diyos na binubuo ng 
espirituwal na mga Judio, sinabi ni Pablo: “Siya ay 
hindi Judio na gayon sa panlabas, ni ang pagtutuli 
man ay yaong nasa panlabas sa laman. Kundi siya 
ay Judio na gayon sa panloob, at ang kaniyang pag- 
tutuli ay yaong sa puso sa pamamagitan ng espiri- 
tu.”--Ro 2:28, 29. 

Kadalasan, kapag binabanggit ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ang “kongregasyon” sa pangka- 
lahatang diwa, ang tinutukoy nito ay ang 144,- 
000 miyembro niyaon, ang mga pinahirang tagasu- 
nod ni Kristo maliban kay Jesus. (Efe 5:32, Heb 12: 
23, 24) Gayunman, ang mga salita ni David na na- 
kaulat sa Awit 22:22 at may-pagkasing ikinapit kay 
Jesu-Kristo sa Hebreo 2:12 ay nagpapakita na ang 
terminong “kongregasyon” ay maaaring ikapit na 
kabilang ang ulo nito, si Jesu-Kristo. Bilang bahag- 
yang pagsipi sa sinabi ni David, ganito ang sabi ng 
manunulat ng liham sa mga Hebreo: “Sapagkat ka- 
puwa siya na nagpapabanal at yaong mga pinaba- 
banal ay nagmumulang lahat sa isa, at sa dahilang 
ito ay hindi niya [ni Jesu-Kristo] ikinahihiyang ta- 
wagin silang “mga kapatid,” gaya ng kaniyang sina- 
sabi: Tpahahayag ko ang iyong pangalan sa aking 
mga kapatid, sa gitna ng kongregasyon ay pupuri- 
hin kita ng awit.'” (Heb 2:11, 12) Tulad ni David, na 
miyembro ng kongregasyon ng Israel na sa gitna ni- 
yaon ay pinuri niya si Jehova, si Jesu-Kristo, sa ta- 
latang ito, ay maaaring ituring na miyembro ng 
espirituwal na kongregasyon, yamang ang ibang 
kabilang doon ay tinatawag na “mga kapatid” niya. 
(Ihambing ang Mat 25:39, 40.) Si David ay kabilang 
sa Israelitang kongregasyon ng Diyos na Jehova, at 
si Jesu-Kristo ay miyembro rin nito noong siya'y 
nasa lupa, at nangaral siya sa mga miyembro nito. 
Isang nalabi ng kongregasyong iyon ang naging ba- 
hagi ng kongregasyon ni Jesus. 

Ang Pagkakaorganisa sa Kongregasyong 
Kristiyano. Bagaman itinatag sa iba't ibang lugar 
ang mga Kristiyanong kongregasyon ng Diyos, ang 
mga ito ay hindi nagsasarili. Sa halip, kinikilala ni- 
lang lahat ang awtoridad ng Kristiyanong lupong ta- 
gapamahala na nasa Jerusalem. Ang lupong taga- 
pamahala na ito ay binubuo ng mga apostol at 
matatandang lalaki ng kongregasyon sa Jerusalem, 
anupat wala itong karibal na mga lupon sa ibang 
dako na naghahangad na pangasiwaan ang kongre- 
gasyon. Sa tapat na Kristiyanong lupong tagapa- 
mahala na ito noong unang siglo C.E. isinumite 
ang usapin ng pagtutuli upang maisaalang-alang. 
Nang makagawa ng pasiya ang lupong tagapamaha- 
la ayon sa patnubay ng banal na espiritu, ang pasi- 
yang iyon ay tinanggap at ipinatupad sa lahat ng 


103 


mga kongregasyong Kristiyano, anupat kusang-loob 
silang nagpasakop doon.---Gaw 15:22-31. 

Ang lupong Kristiyano sa Jerusalem ay nagsusu- 
go ng mga naglalakbay na kinatawan. Kaya naman, 
ang kababanggit na pasiya ng lupong tagapamaha- 
la ay inihatid ni Pablo at ng iba pa, anupat iniulat: 
“At habang naglalakbay sila sa mga lunsod ay dina- 
dala nila sa mga naroroon ang mga tuntunin na na- 
ipasiya ng mga apostol at ng matatandang lalaki 
na nasa Jerusalem upang tuparin nila.” Hinggil sa 
naging epekto nito, sinasabi: “Dahil nga rito, ang 
mga kongregasyon ay patuloy na napatatag sa pa- 
nanampalataya at dumami ang bilang sa araw- 
araw.” (Gaw 16:4, 5) Bago nito, “nang marinig ng 
mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria 
ang salita ng Diyos, isinugo nila sa kanila sina Pedro 
at Juan, at ang mga ito ay bumaba at nanalangin 
upang tumanggap sila ng banal na espiritu.”---Gaw 
8:14, 15. 

Ang indibiduwal na mga kongregasyon ay nang- 
hawakang mahigpit sa tagubilin ng Kristiya- 
nong lupong tagapamahala, na siyang nangangasi- 
wa sa pag-aatas ng matatandang lalaki. (Tit 1:1, 5) 
Kaya naman, gaya ng itinagubilin ng Kristiyanong 
lupong tagapamahala sa ilalim ng impluwensiya 
ng banal na espiritu, may mga tagapangasiwa at 
mga katulong nila, mga ministeryal na lingkod, na 
inatasan para sa bawat kongregasyon. Ang mga 
lalaking inilagay sa pinagkakatiwalaan at responsa- 
bleng mga katungkulang ito ay kailangang makaa- 
bot sa espesipikong mga kuwalipikasyon. (1Ti 3:1- 
13; Tit 1:5-9) Ang mga naglalakbay na kinatawan 
ng lupong tagapamahala, gaya ni Pablo, ay sumusu- 
nod kay Kristo at nagpapakita ng mainam na ha- 
limbawang matutularan. (1Co 11:1; Fil 4:9) Sa ka- 
tunayan, lahat niyaong may katungkulan bilang 
espirituwal na mga pastol ay dapat na maging “mga 
halimbawa sa kawan” (1Pe 5:2, 3), magpakita ng 
maibiging pagkabahala para sa mga indibiduwal sa 
loob ng kongregasyon (1Te 2:5-12), at tumulong sa 
mga may-sakit sa espirituwal.--Gal 6:1, San 5:13- 
16; tingnan ang MATANDANG LALAKI, MINISTRO, LING- 
KOD; TAGAPANGASIWA. 

Kaya naman, kung paanong inorganisa ni Jehova 
ang kongregasyon ng Israel sa ilalim ng matatan- 
dang lalaki, mga ulo, mga hukom, at mga opisyal 
(Jos 23:2), isinaayos din Niya na mapangasiwaan 
ang kongregasyong Kristiyano sa pamamagitan ng 
pag-aatas doon ng matatandang lalaki sa mga posi- 
syong pinagkakatiwalaan. (Gaw 14:23) At, kung pa- 
anong may mga panahon na kinatawanan ng res- 
ponsableng mga lalaki ang buong kongregasyon ng 
Israel, gaya sa mga hudisyal na bagay (Deu 16:18), 
isinaayos ng Diyos na ang bawat indibiduwal na 
kongregasyong Kristiyano ay katawanin din sa mga 


KONGREGASYON 


bagay na iyon ng responsableng mga lalaki na ini- 
lagay ng banal na espiritu sa mga posisyong may 
awtoridad. (Gaw 20:28, 1Co 5:1-5) Gayunman, kung 
bumangon ang mga suliranin sa pagitan ng mga 
miyembro ng Kristiyanong kongregasyon ng Diyos, 
ang mga salita ni Jesu-Kristo na nakaulat sa Mateo 
18:15-17 (na binigkas bago itinakwil ni Jehova ang 
Judiong kongregasyon ng Diyos, at sa gayo'y unang 
kumakapit dito) ay magsisilbing saligan sa pag- 
aayos o pag-aasikaso sa gayong mga problema. 

Inilagay ng Diyos na Jehova ang mga sangkap sa 
espirituwal na “katawan” ni Kristo “ayon sa kani- 
yang kinalugdan.” Ganito ang sabi ni Pablo: “Inila- 
gay ng Diyos ang bawat isa sa mga ito sa kongre- 
gasyon, una, mga apostol, ikalawa, mga propeta, 
ikatlo, mga guro, pagkatapos ay makapangyarihang 
mga gawa, pagkatapos ay mga kaloob na pagpapa- 
galing, tulong na mga paglilingkod, mga kakaya- 
hang manguna, iba't ibang wika." Hindi lahat ay 
gumaganap ng magkakaparehong gawain, ngunit 
ang lahat ay kailangan ng kongregasyong Kristiya- 
no. (1Co 12:12-31) Ipinaliwanag ni Pablo na kaya 
inilaan ang mga apostol, mga propeta, mga ebang- 
helisador, mga pastol, at mga guro para sa kongre- 
gasyong Kristiyano ay “upang maibalik sa ayos ang 
mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, ukol sa 
pagpapatibay sa katawan ng Kristo, hanggang sa 
makamtan nating lahat ang pagkakaisa sa pana- 
nampalataya at sa tumpak na kaalaman sa Anak ng 
Diyos, upang maging isang tao na husto ang gu- 
lang, hanggang sa sukat ng laki na nauukol sa kalu- 
busan ng Kristo.”---Efe 4:11-16. 

Ang kongregasyon ng Israel ay pinaglaanan ng 
mga batas ng Diyos at ipinaunawa rito na “hindi sa 
tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat 
pananalita sa bibig ni Jehova ay nabubuhay ang 
tao.” (Deu 8:1-3) Kinilala rin ni Jesu-Kristo na ang 
tao ay hindi maaaring mabuhay sa tinapay lamang 
“kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ni 
Jehova.” (Mat 4:1-4) Kaya naman, isinaayos na ang 
kongregasyong Kristiyano ay tumanggap ng kina- 
kailangan nitong espirituwal na pagkain, anupat bi- 
nanggit mismo ni Kristo ang “alipin” na sa pama- 
magitan nito'y ilalaan ang pagkaing iyon sa “mga 
lingkod ng sambahayan.” Bilang bahagi ng kani- 
yang hula hinggil sa kaniya mismong pagkanaririto 
at sa “katapusan ng sistema ng mga bagay,” ipina- 
kita ni Jesus na sa pagdating ng “panginoon,” aata- 
san nito ang “tapat at maingat na alipin” “sa lahat ng 
kaniyang mga pag-aari.”--Mat 24:3, 45-47. 

Mahalaga sa kongregasyon ng Israel ang mga 
pagtitipon para sambahin si Jehova at talakayin ang 
kaniyang kautusan. (Deu 31:12, Ne 8:1-8) Sa katulad 
na paraan, ang mga pagpupulong para sambahin si 
Jehova at pag-aralan ang Kasulatan ay mahalagang 


KOP 


pagkakakilanlan ng Kristiyanong kongregasyon ng 
Diyos. Ang manunulat ng liham sa mga Hebreo ay 
nagpaalaala sa mga tumanggap ng kaniyang liham 
na huwag nilang pabayaan ang kanilang pagtitipon. 
(Heb 10:24, 25) Kabilang sa mga gawain sa mga si- 
nagogang Judio nang maglaon ang pagbabasa at 
pagtuturo ng Kasulatan, paghahandog ng mga pa- 
nalangin, at pagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang 
mga gawaing ito ay ipinagpatuloy sa mga dako ng 
kapulungang Kristiyano, ngunit hindi kasama ang 
mga ritwal na naparagdag sa mga serbisyo sa sina- 
goga nang maglaon. Sa sinagoga, walang nakabu- 
kod na uring saserdote, anupat ang pakikibahagi 
sa pagbabasa at pagpapaliwanag sa Kasulatan ay 
bukas sa kaninumang debotong lalaking Judio. Sa 
katulad na paraan, sa sinaunang kongregasyong 
Kristiyano, ang mga miyembro ay hindi pinagpang- 
kat-pangkat bilang klero at lego o sa anupamang ka- 
hawig na dibisyon. Sabihin pa, sa kongregasyong 
Kristiyano man o sa sinagoga, ang mga babae ay 
hindi nagtuturo at walang awtoridad sa mga lalaki. 
-]1Ti 2:11, 12. 

Ang pagpapanatili ng wastong kaayusan sa mga 
pagpupulong ng Kristiyanong kongregasyon ng 
Diyos ay kasuwato ng bagay na si Jehova, na nag- 
laan ng kaayusang pangkongregasyon sa gitna ng 
mga tagasunod ni Kristo, ay isang “Diyos, hindi 
ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan.” Nakatulong 
din ang kaayusang ito upang ang lahat ng mga du- 
madalo ay makinabang nang husto sa espirituwal. 
— 1Co 14:26-35, 40, tingnan ang KAPULUNGAN. 


KOP [p]. Ang ika-19 na titik ng alpabetong He- 
breo. Kapag isinasalin ang mga pangalang Hebreo 
na may titik na ito, ang kop ay kadalasang kinaka- 
tawanan sa Ingles ng mga titik “c” o “k,” gaya sa 
“Cainan” at “Kis.” Mas mariin ang tunog nito kaysa 
sa tunog ng titik na kap [3] at binibigkas sa gawing 
likuran pa ng lalamunan, gaya ng mariing Ingles na 
“q” na pinatutunog sa likuran ng ngalangala. Sa He- 
breo, ito ang unang titik sa bawat isa sa walong ta- 
lata sa Awit 119: 145-152. 


KOPA. 


KOR. Isang panukat ng tuyong bagay at ginaga- 
mit din ito bilang panukat ng langis. Ang kor ay ka- 
tumbas ng homer at nakapaglalaman ng sampung 
takal na bat. (1Ha 4:22, 5:11; 2Cr 2:10, Eze 45:14) 
Yamang ang takal na bat ay tinutuos na 22 L 
(5.81 gal), ang takal na kor ay katumbas ng 220 L 
(58.1 gal). 


KORA  [posible, Kalbo: Pagkakalbo]. 


1. Isa sa tatlong anak ni Esau sa kaniyang Hivi- 
tang asawa na si Oholibama, ipinanganak sa Cana- 
an bago nanirahan si Esau sa bulubunduking pook 


Tingnan ang SISIDLAN. 


104 


ng Seir. (Gen 36:2, 5-8, 14: 1Cr 1:35) Si Kora ay 
isang shik sa lupain ng Edom.---Gen 36: 18. 

Isang “shik Kora” ang nakatala sa Genesis 36:16 
bilang anak ni Elipaz at apo ni Esau. Gayunman, 
ang pangalang ito ay hindi lumilitaw na kasama ng 
mga inapo ni Elipaz sa Genesis 36:11, 120 1 Croni- 
ca 1:36. Wala ito sa Genesis 36:16 ng Samaritanong 
Pentateuch, at ipinapalagay ng ilang iskolar na ang 
paglitaw nito sa tekstong Masoretiko ay maaaring 
resulta ng pagkakamali ng tagakopya. 

2. Isa sa mga anak ni Hebron na mula sa tribo ni 
Juda.--1Cr 2:43. 

3. Isang Kohatitang Levita mula sa pamilya ni Iz- 
har. (Exo 6:16, 18, 21; 1Cr 6:1, 2, 22 [Maaaring ang 
Aminadab ay isa pang pangalan ni Izhar.]) Noong 
naglalakbay ang Israel sa ilang, naghimagsik si Kora 
laban sa awtoridad nina Moises at Aaron, anupat 
nakipagsabuwatan siya sa mga Rubenitang sina Da- 
tan, Abiram, at On, kasama ang 250 na “mga pinu- 
no ng kapulungan" o “mga lalaking bantog.” (Bil 16: 
1, 2) Ikinatuwiran nila na “ang buong kapulungan 
ay banal na lahat at si Jehova ay nasa gitna nila,” at 
nagtanong, “Bakit nga kayo magmamataas sa kon- 
gregasyon ni Jehova?” (Bil 16:3-11) Nang maglaon 
ay nagsugo si Moises upang tawagin sina Datan at 
Abiram, ngunit tumanggi silang pumaroon, anupat 
iniisip na walang karapatan si Moises na ipatawag 
sila. (Bil 16:12-15) Si Kora, ang kaniyang kapulu- 
ngan, at ang mataas na saserdoteng si Aaron ay si- 
nabihang pumaroon sa harap ni Jehova, at lahat ay 
magdadala ng lalagyan ng apoy at insensong sinu- 
sunog---Bil 16:16, 17. 

Nang sumunod na araw, si Kora at ang 250 lalaki 
na kasama niya, lahat ay may dalang lalagyan ng 
apoy na may insensong sinusunog, ay tumayo sa 
pasukan ng tolda ng kapisanan kasama nina Moises 
at Aaron. Ang kaluwalhatian ni Jehova ay lumitaw 
sa buong kapulungan at ang Diyos ay nagsalita kina 
Moises at Aaron at nagsabing humiwalay sila mula 
sa gitna ng kapulungan, “upang malipol ko sila sa 
isang iglap.” Ngunit namagitan sina Moises at Aaron 
para sa bayan, at sa gayon ay inutusan ng Diyos si 
Moises na palayuin ang kapulungan mula sa mga 
tabernakulo nina Kora, Datan, at Abiram. Sinunod 
naman nila ito. (Bil 16:18-27) Di-nagtagal, “ibinuka 
ng lupa ang bibig nito at nilamon sila at ang kani- 
lang mga sambahayan at ang lahat ng tao na nauu- 
kol kay Kora at ang lahat ng pag-aari.” Sila at ang la- 
hat ng sa kanila ay nababang buhay sa Sheol, at 
tinakpan sila ng lupa.---Bil 16:28-34. 

Yaong mga nasa harap ng tolda ng kapisanan na 
may dalang mga lalagyan ng apoy na puno ng in- 
senso ay hindi nakatakas, sapagkat “lumabas ang 
apoy mula kay Jehova at tinupok ang dalawang 
daan at limampung lalaking naghahandog ng in- 


105 


senso.” (Bil 16:35) Si Kora mismo ay kasama nila 
noon at sa gayon ay nalipol sa apoy na iyon na nag- 
mula sa Diyos.---Bil 26: 10. 

Ang mga lalagyan ng apoy niyaong mga nakipag- 
sabuwatan kay Kora ay ginawang mga laminang 
metal na pangkalupkop sa altar. Ginawa ito “sapag- 
kat inihandog nila ang mga iyon sa harap ni Jehova, 
anupat ang mga iyon ay naging banal; at ang mga 
iyon ay magsisilbing isang tanda sa mga anak ni Is- 
rael.” (Bil 16:36-40) Sa kabila ng napakalinaw na 
ebidensiyang ito ng paghatol ng Diyos, nang sumu- 
nod na araw mismo ay nagbulung-bulungan ang 
buong kapulungan ng Israel laban kina Moises at 
Aaron, anupat nagreklamo, “Kayo, pinatay ninyo 
ang bayan ni Jehova.” Ito ay pumukaw ng galit ng 
Diyos, at sa kabila ng pagsusumamo nina Moises at 
Aaron, 14,700 ang namatay dahil sa isang salot 
mula kay Jehova, na tumigil lamang nang magba- 
yad-sala si Aaron para sa bayan. (Bil 16:41-50) Pag- 
katapos nito, ang makasaserdoteng posisyon ni Aa- 
ron ay pinagtibay ng pag-uusbong ng kaniyang 
tungkod.--Bil 17. 

Ipinakikita ng ulat ng Bibliya na ang mga anak ni 
Kora ay hindi sumunod sa paghihimagsik ng kani- 
lang ama, sapagkat sinasabi nito: “Gayunman, ang 
mga anak ni Kora ay hindi namatay.” (Bil 26:9- 
11) Nang maglaon, ang mga inapo ni Kora ay na- 
ging prominente sa Levitikong paglilingkod.---Ting- 
nan ang KORAHITA. 

Sina Cain, Balaam, at Kora ay magkakasamang 
binanggit ng manunulat ng aklat ng Judas nang ba- 
balaan niya ang mga Kristiyano na mag-ingat laban 
sa mga taong makahayop na “nalipol sa mapaghi- 
magsik na salita ni Kora!” Maliwanag na naghangad 
si Kora ng kaluwalhatian para sa kaniyang sarili. 
Kinuwestiyon niya ang mga pag-aatas ni Jehova, 
anupat naging isang rebelde, at sa gayon ay ma- 
katarungang pinarusahan ng kamatayan dahil sa 
kaniyang maling landasin.---Jud 10, 11. 


KORAHITA [Ni (Kay) Kora]. Isang inapo ni 
Kora, na naghimagsik noong mga araw ni Moises. 
Ang mga Korahita ay isang sambahayan ng mga 
Kohatitang Levita sa panig ng ama at nagmula kay 
Kora sa pamamagitan ng kaniyang tatlong anak na 
sina Asir, Elkana, at Abiasap. (Exo 6:18, 21, 24, Bil 
16:1-3) “Ang mga anak ni Kora ay hindi namatay” 
na kasama ng kanilang ama (Bil 26:10, 11), maliwa- 
nag na dahil hindi sila sumunod sa kaniya sa pag- 
hihimagsik. 

Sa sensus sa Israel na kinuha sa Kapatagan ng 
Moab, “ang pamilya ng mga Korahita” ay inirehis- 
trong kasama ng mga pamilyang Levita. (Bil 26:57, 
58) Nang si David ay hindi pa makakilos dahil kay 
Haring Saul, kabilang ang ilang Korahita sa maka- 
pangyarihang mga lalaki na sumama sa kaniya sa 


KORBAN 


Ziklag. (1Cr 12:1, 6) Ang Levitikong mang-aawit na 
si Heman at ang propetang si Samuel ay mga Kora- 
hita (1Cr 6:33-38), at inorganisa ni Haring David 
ang mga miyembro ng pamilya ni Heman bilang 
mga mang-aawit. (1Cr 15:16, 17: 16:37, 41, 42, 2b: 
1, 4-6) Kabilang ang mga Korahita sa mga bantay 
ng pintuang-daan para sa bahay ni Jehova (1Cr 
26:1-9, 19), at noong mga araw ni Jehosapat, “tu- 
mindig ang mga Levita ng mga anak ng mga Koha- 
tita at ng mga anak ng mga Korahita upang pumuri 
kay Jehova na Diyos ng Israel sa tinig na pagkala- 
kas-lakas,” dahil sa ipinangakong kaligtasan mula sa 
pinagsama-samang mga hukbo ng Moab, Ammon, 
at Seir.--2Cr 20:14-19. 

Ang mga anak ni Kora ay espesipikong binabang- 
git sa mga superskripsiyon ng Awit 42, 44-49, 84, 
85, 87, at 88. Bagaman naging mapaghimagsik ang 
kanilang ninuno, hindi pinanagot ni Jehova ang 
mga anak ni Kora dahil sa kamalian niya, at dahil sa 
kanilang katapatan, sila ay pinagpala at nagkaroon 
ng karangalang maglingkod sa templo. 


KORALES. Ang batong-apog na mga deposito 
ng mga organismo sa dagat na tinatawag na mga 
polyp. Ang maliliit na nilalang na ito na nabubuhay 
nang kumpul-kumpol sa mainit-init na katubigan 
ay sumisipsip ng mga calcium salt mula sa dagat, at 
mula sa mga iyon ay gumagawa sila ng sanga- 
sangang tulad-palumpong na mga kayariang sinti- 
gas ng bato. Sa kalaunan, may ilang uri ng korales 
na dumarami at nagiging malalaking bahura ng ko- 
rales at pundasyon ng mga pulo ng korales. Iba-iba 
ang kulay ng korales, gaya ng sari-saring kulay ng 
puti, itim, at pula, anupat pula ang pinakamamaha- 
lin at pinakahahangad noong sinaunang mga pana- 
hon. (Ihambing ang Pan 4:7.) May panahong naki- 
lala ang Tiro dahil sa pangangalakal nito ng korales, 
na inaani sa Mediteraneo, Dagat na Pula, at Karaga- 
tang Indian. (Eze 27:16) Mula sa likas na korales, 
ang mga bihasang manggagawa ay humuhubog at 
gumagawa ng sari-saring lubhang kanais-nais na 
palamuti. 

Dahil sa kinikilalang halaga ng korales, ginamit 
ito ng Bibliya sa ilang kawili-wiling paghahambing. 
Walang pagsalang nakahihigit ang kaalaman at ka- 
runungan kaysa sa halaga ng korales. (Job 28:18, 
Kaw 3:15; 8:11, 20:15) Totoo rin ito kung tungkol sa 
isang asawang babae na may kakayahan, anupat 
“ang kaniyang halaga ay malayong higit kaysa sa 
mga korales.”--Kaw 31:10. 


KORBAN. Gaya ng ipinaliliwanag sa Marcos 7: 
11, ang “korban” ay “isang kaloob na inialay sa 
Diyos.” Ang salitang Griego na isinalin doon bilang 
“korban” ay korban’, na katumbas ng salitang He- 
breo na gor-ban', nangangahulugang isang handog. 


KORDERO 


Ang kormoran, isang ibong hindi dapat kainin 
ayon sa Kautusang Mosaiko 


Ang qor-ban' ay ginamit sa Levitico at Mga Bilang, 
at doon ay tumutukoy ito kapuwa sa mga handog na 
may dugo at sa mga handog na walang dugo. (Lev 
1:2, 3; 2:1, Bil 5:15, 6:14, 21) Ginamit din ang sali- 
tang Hebreo na ito sa Ezekiel 20:28 at 40:43. Ka- 
ugnay naman ng salitang Griego na korban’ ang 
kor-ba'nas, na lumilitaw sa Mateo 27:6, kung saan 
iniulat na sinabi ng mga punong saserdote na hindi 
kaayon ng kautusan na kunin ang salaping kabaya- 
ran ng pagkakanulo ni Hudas, na inihagis nito sa 
templo, at ihulog ang mga pirasong pilak na ito sa 
“sagradong ingatang-yaman [isang anyo ng korba- 
nas'|],” sapagkat ang mga ito ay “halaga ng dugo.” 
Noong panahon ng ministeryo ni Jesu-Kristo dito 
sa lupa, bumangon ang isang masamang kaugalian 
may kaugnayan sa mga kaloob na inialay sa Diyos. 
Hinggil dito, tinuligsa ni Jesus ang mga Pariseo bi- 
lang mga mapagpaimbabaw sapagkat inuuna nila 
ang kanilang sariling tradisyon kaysa sa kautusan 
ng Diyos. Sa pagkukunwang iniingatan nila para sa 
Diyos yaong ipinahayag bilang “korban,” kanilang 
isinaisantabi ang kahilingan ng Diyos na parangalan 
ng isa ang kaniyang mga magulang. (Mat 15:3-6) 
May kinalaman sa ari-arian ng isang tao o sa alin- 
mang bahagi niyaon, maaaring basta na lamang sa- 
bihin ng taong iyon, “to'y korban.’ Nang panahong 
iyon, itinuturo ng mga Pariseo na kapag ipinahayag 
ng isang tao na ang kaniyang mga pag-aari ay “kor- 
ban,” o isang kaloob na inialay sa Diyos, hindi niya 
maaaring gamitin ang mga ito upang tugunan ang 
mga pangangailangan ng kaniyang mga magulang, 
kahit nagdarahop pa sila, bagaman kung nanaisin 
niya, maaari niyang gamitin ang mga pag-aaring 
iyon habang siya'y nabubuhay. Sa gayon, bagaman 


106 


inaangkin ng mga Pariseo na pina- 
rarangalan nila ang Diyos, ang ka- 
nilang mga puso ay hindi kaayon 
ng kaniyang matuwid na mga ka- 
hilingan.---Mar 7:9-13. 

Ginamit ng istoryador na si Jo- 
sephus ang “korban” may kina- 
laman sa mga tao, sa pagsa- 
sabing: “Yaong mga naglalarawan 
sa kanilang sarili bilang “Korban' 
sa Diyos---nangangahulugang ya- 
ong tinatawag ng mga Griego bi- 
lang “isang kaloob'--kapag nagna- 
nais na mapalaya sa obligasyong 
ito ay kailangang magbayad sa 
mga saserdote ng isang takdang 
halaga.” (Jewish Antiquities, IV, 
73 [iv, 4]) Gayunman, ang termi- 
nong “korban” ay mas karaniwang 
ginagamit may kinalaman sa ari-ariang inialay bi- 
lang isang kaloob sa Diyos. 


KORDERO. 
KORE. 


1. Isang Kohatitang Levita na mula “sa mga anak 
ni Asap" at inapo ni Kora. (Exo 6:16, 18, 21, 1Cr 9:19, 
26:1) Si Salum, isa sa “mga bantay-pinto ng tolda,” 
ay inilalarawan bilang “anak ni Kore na anak ni Ebia- 
sap na anak ni Kora,” sa 1 Cronica 9:19. Hindi bina- 
banggit ng tekstong ito ang lahat ng salinlahi sa 
pagitan ni Salum at ni Ebiasap, ngunit ang mga pa- 
ngalang ibinigay ay kabilang sa iisang talaangka- 
nang ito. Tinatawag ng 1 Cronica 26:1 ang bantay ng 
pintuang-daan na si Meselemias bilang “anak ni 
Kore." 

2. Isang Levita, ang “anak ni Imnah" at “bantay 
ng pintuang-daan sa gawing silangan” ng tem- 
plo noong mga araw ni Haring Hezekias. Siya ang 
“nangangasiwa sa mga kusang-loob na handog sa 
tunay na Diyos, upang ibigay ang abuloy kay Jeho- 
va at ang mga kabanal-banalang bagay,” at mayro- 
on siyang iba pang mga tauhan sa ilalim ng kani- 
yang pangangasiwa.---2Cr 31:14-16. 


KORMORAN [sa Heb., shalakh” sa Ingles, cor- 
maorant]. Isang malaking ibong-tubig na may mga 
paang tulad ng sa itik at nanghuhuli ng isda sa pa- 
mamagitan ng pagsisid. Ang tanging pagbanggit sa 
ibong ito ay sa talaan ng maruruming ibon sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko, kung saan ipinagbawal kai- 
nin ang mga ibon na karamiha'y mga ibong mani- 
nila at mga kumakain ng bangkay. (Lev 11:17, Deu 
14:17) Kinilala ng mga tagapagsalin ng Griegong 
Septuagint ang ibong ito bilang ang ka-tarra'ktes, 
na pangalang Griego para sa kormoran, samanta- 


Tingnan ang TUPA. 


107 


lang ginamit naman ng Latin na Vulgate ang mer- 
gulus (ang “maninisid”) para sa ibong ito. Ang 
kormoran (Phalacrocorax) ay pangkaraniwan sa Pa- 
lestina, lalo na sa kahabaan ng Baybayin ng Medi- 
teraneo at gayundin sa ilang loobang katubigan 
gaya ng Dagat ng Galilea. Ang kormoran ay kamag- 
anak ng mga ibong kabilang sa pamilya ng mga pe- 
likano. Karaniwa'y mahaba ang katawan at mating- 
kad ang kulay ng kormoran, at ito'y mabilis at 
sanay sa tubig, anupat lumalangoy sa ilalim ng tu- 
big gamit ang kaniyang mga paang tulad ng sa itik. 
Dahil matalas at hugis-kalawit ang tuka nito, mahu- 
say itong manghuli ng isda. Mula pa noong sinau- 
nang mga panahon, tinuturuan na ng mga mangi- 
ngisda sa Silangan at sa ilang bahagi ng India ang 
mga kormoran na manghuli ng isda para sa kani- 
lang mga may-ari, anupat nilalagyan nila ng med- 
yo maluwag na pamigkis ang leeg ng ibon para na- 
pakaliliit na isda lamang ang malulon nito. 


KORONA. Isang kagayakan sa ulo, maaaring 
simple o marangya, na isinusuot ng mga taong may 
karangalan, gaya ng mga hari, mga reyna, iba pang 
mga tagapamahala, mga saserdote, at mga indibi- 
duwal na pantanging pinararangalan o ginagantim- 
palaan. Pagkatapos ng Baha, ang mga korona ay gi- 
namit bilang mga sagisag ng awtoridad, dignidad, 
kapangyarihan, karangalan, at gantimpala. 

Maliwanag na ang sinaunang anyo ng korona ay 
yaong diadema (sa Heb., nezer), isang simpleng pa- 
migkis na malamang ay unang ginamit upang hu- 
wag lumugay ang mahabang buhok ng may-suot 
nito. Gayunman, ginamit din ito bilang maharlikang 
putong maging ng mga taong may maiikling buhok. 
Ang gayong maninipis na pamigkis ay nakalarawan 
sa mga eskultura sa Ehipto, Nineve, at Persepolis. 
Nang maglaon, ipinakita ang pagkakaiba ng mga 
may-karangalan sa pamamagitan ng paggamit ng 
mga diademang may iba't ibang kulay at uri ng 
pagkakahabi o disenyo. Ang ilan sa mga pamigkis 
na ito ay mga 5 sentimetro (2 pulgada) ang lapad at 
gawa sa lino, seda, at maging sa pilak at ginto. Kung 
minsan ay isinusuot ang diadema sa ibabaw ng 
isang gora. Mayroon ding mga radiated diadem 
(may mga tulis sa buong palibot ng pamigkis at na- 
kausling gaya ng mga sinag), at may mga diade- 
mang kinabitan ng mahahalagang bato. 

Ang salitang Hebreo na ne7Zzer, bukod sa kahulu- 
gan nito na “diadema” (2Cr 23:11), ay maaaring tu- 
lay, gaya sa kaso ng punong saserdote na may 
“tanda ng pag-aalay, ang pamahid na langis ng ka- 
niyang Diyos.” (Lev 21:10-12, ihambing ang Deu 33: 
16, tlb sa Rbi8.) Dahil sa saligang kahulugan na ito, 
may mga pagkakataong isinalin ng Bagong Sanlibu- 


KORONA 


tang Salin ang nezer bilang “tanda ng pag-aalay,” 
may kaugnayan sa laminang ginto na nasa turban- 
te ng mataas na saserdote ng Israel. Nakasulat sa la- 
minang ginto na ito ang mga salitang “Ang kabana- 
lan ay kay Jehova.”--Exo 29:6, 39:30, tlb sa Rbi8, 
Lev 8:9. 

Ang mga haring Hebreo, gaya ni Saul, ay nagsu- 
ot ng mga diadema bilang sagisag ng maharlikang 
pamamahala. (2Sa 1:10) Gayunman, ang panguna- 
hing salitang Hebreo na tumutukoy sa korona sa 
karaniwang diwa at kadalasang isinasalin bilang 
“korona” ay ‘tarah’, mula sa @tar, na nanganga- 
hulugang “palibutan.” (Ihambing ang Aw 5:12.) 
Hindi ito laging tumutukoy sa isang diadema. Ang 
korona (@tarah') na kinuha ni David bilang gan- 
timpala sa pakikidigma niya laban sa mga Ammo- 
nita sa Raba ay dating nasa ulo ng idolong si Mal- 
cam. Hindi isiniwalat ang anyo ng koronang ito, 
ngunit “ang bigat niyaon ay isang talento na ginto 
[mga 34 na kg, 92 lb t], at iyon ay may mahahala- 
gang bato.” “Iyon ay napasaulo ni David,” anupat 
posibleng sumandali niyang ipinatong ang mabi- 
gat na koronang ito sa kaniyang ulo, marahil upang 
ipahiwatig ang kaniyang tagumpay laban sa huwad 
na bathalang ito.---1Cr 20:2, tingnan ang MOLEC. 

Gawa sa dalisay na ginto ang ilang korona (Aw 
21:3), bilang karagdagan, ang iba naman ay kina- 
kabitan ng mahahalagang bato. (2Sa 12:30) Kung 
minsan, pinagsasama-sama ang ilang pamigkis, 
o mga diadema, at waring ganito ang karaniwang 
anyo ng isang “maringal na korona.” (Job 31:36) 
Ang pananalitang “maringal na korona” sa Zacarias 
6:14 ay, sa literal, “mga korona” sa Hebreo, ngunit 
may kasama itong pandiwa na nasa pang-isahang 
bilang. Kaya, lumilitaw na ito ay nasa pangmarami- 
hang bilang na nagpapahiwatig ng kadakilaan o ka- 
ringalan. 

May kinalaman sa di-tapat na si Zedekias, ang hu- 
ling hari ng Juda, iniutos ni Jehova: “Hubarin mo 
ang turbante, at alisin mo ang korona.” Maaaring tu- 
mutukoy ito sa isang makaharing turbante na pina- 
patungan ng isang ginintuang korona. (Ihambing 
ang Aw 21:3, Isa 62:3.) Parehong inalis ang dala- 
wang sagisag na ito ng aktibong maharlikang ka- 
pangyarihan, at ipinahiwatig ng utos ng Diyos na 
ang aktibong pamamahala sa “trono ni Jehova” (1Cr 
29:23) ay ipagpapaliban hanggang sa pagdating ng 
Mesiyanikong Hari ng Diyos.--Eze 21:25-27, Gen 
49:10. 

Isang “maharlikang putong” ng Imperyo ng Per- 
sia ang binanggit sa Esther 1:11, 2:17: 6:6-10. Sa 
ulat na ito, ang salitang Hebreo para sa “putong” 
(kether) ay nagmula sa ka-thar” (palibutan). (Iham- 
bing ang Huk 20:43.) Hindi inilarawan ng Bibli- 
ya ang Persianong “maharlikang putong,” bagaman 


KORONA 


ang monarkang Persiano mismo ay karaniwang 
nagsusuot ng putong na binubuo ng isang gorang 
matigas, marahil ay yari sa tela o pelus, na may asul 
at puting pamigkis sa palibot nito, anupat sa katu- 
nayan, ang pamigkis na iyon ay isang diadema. 

Nang pagkaisahin ang Mataas at Mababang Ehip- 
to sa ilalim ng iisang monarka, naging isang pinag- 
samang korona ang maharlikang putong ng Ehipto. 
Ang korona ng Mababang Ehipto (isang lapad na 
gorang pula na patulis ang likod at may isang baha- 
ging nakausli na kurbado ang dulo at nakaungos 
nang pahilis patungo sa harapan) ay ipinatong sa 
korona ng Mataas na Ehipto (isang gorang bilog, 
mataas, puti at papatulis na may globito sa dulo). 
Kadalasa'y makikita ang uraeus (ang sagradong as- 
pid ng Ehipto) sa harap ng korona. Ang mahar- 
likang putong ng hari ng Asirya, na inilarawan 
bilang isang mataas na mitra, ay kadalasang napa- 
palamutian ng mga pigurang gaya ng mga bulaklak 
at nakaayos sa mga pamigkis na seda o lino. Hugis- 
balisungsong ito na kahawig ng makabagong gora 
na fez, bagaman mas mataas ito. Mas simple naman 
ang mga koronang Griego at Romano, kung minsan, 
ang mga ito ay mga radiated diadem o kaya ay nasa 
anyong mga putong na dahon. 

Binanggit ni Jehova ang mga lalaking naglalagay 
ng mga pulseras sa mga kamay ni Ohola at ni Oholi- 
ba at ng “magagandang korona” sa mga ulo ng mga 
ito. (Eze 23:36, 42) Nitong nakalipas na mga siglo, 
ang mararangal at mayayamang babaing Arabe ay 
nagsusuot (sa palibot ng kanilang mga gorang hu- 
gis-bobida) ng mga korona na pabilog na ginto at 
may mga hiyas. Maaaring isang kahawig na uri ng 
putong ang isinuot ng ilang babae noong sinaunang 
panahon. 

Ang salitang Griego na stepha-nos ay isinasalin 
bilang “korona.” Bilang panlilibak sa maharlikang 
katayuan ni Kristo at malamang ay upang dagda- 
gan din ang kaniyang matinding paghihirap, nagli- 
kaw ang mga kawal na Romano ng isang koronang 
tinik at ipinatong ito sa ulo ni Jesus. (Mat 27:29: Mar 
15:17: Ju 19:2) May iba't ibang mungkahi hinggil sa 
halamang ginamit. Gayunman, hindi sinabi ng mga 
manunulat ng Ebanghelyo ang pangalan ng hala- 
mang iyon. 

Noon, mga putong na dahon o bulaklak ang gina- 
gamit may kaugnayan sa mga palaro. (2Ti 2:5) Ang 
mga nagwagi sa mga palarong Griego ay binibigyan 
ng mga korona o mga putong na kadalasa'y gawa sa 
mga dahon ng mga punungkahoy. Halimbawa, tu- 
matanggap ng koronang gawa sa laurel ang mga 
nagtagumpay sa Palarong Pythian, tumatanggap 
naman ng mga koronang yari sa mga dahon ng li- 
gaw na olibo ang mga nagwagi sa Palarong Olympi- 
an, at binibigyan ng mga koronang gawa sa pino o 


108 


tuyong seleri ang mga nagwagi sa Palarong Isthmi- 
an (ginaganap noon malapit sa Corinto). 

Makasagisag na Paggamit. Ang asawang ba- 
baing may kakayahan ay itinuturing na isang “koro- 
na sa nagmamay-ari sa kaniya,” dahil ang kaniyang 
mabuting paggawi ay nagdudulot ng karangalan sa 
asawa niya, anupat itinataas ito sa pagtingin ng iba. 
(Kaw 12:4) Ang makasagisag na babaing Sion ay 
magiging isang “korona ng kagandahan” sa kamay 
ni Jehova, anupat posibleng ipinahihiwatig nito na 
siya ay produkto ng Kaniyang pagkakagawa na ini- 
aangat ng kamay, wika nga, upang mamasdan siya 
ng iba nang may paghanga.---Isa 62:1-3. 

Dahil sa ministeryo ni Pablo at niyaong mga ka- 
samahan niya sa paglalakbay, naitatag ang isang 
kongregasyong Kristiyano sa Tesalonica, na ikinasa- 
ya ni Pablo bilang isang “koronang ipinagbubunyi,” 
anupat naging isa ito sa mga pangunahing sanhi ng 
kaniyang kagalakan.--ITe 2:19, 20, ihambing ang 
Fil 4:1. 

Ang ulong may uban ay tulad ng isang maluwal- 
hating “korona ng kagandahan kapag ito ay nasu- 
sumpungan sa daan ng katuwiran,” anupat isang uri 
ng buhay na ginugol sa pagkatakot kay Jehova at 
naging maganda sa Kaniyang pangmalas at mara- 
pat sa paggalang ng lahat ng tao bilang isang uliran. 
(Kaw 16:31, tingnan ang Lev 19:32.) Ang karunu- 
ngan, tulad ng isang korona, ay dumadakila sa may- 
ari nito at gumaganyak ng paggalang sa kaniya. 
(Kaw 4:7-9) Si Jesu-Kristo, na ginawang “mas ma- 
baba nang kaunti kaysa sa mga anghel,” ay “pinutu- 
ngan [o, kinoronahan] ng kaluwalhatian at karanga- 
lan [bilang isang makalangit na espiritung nilalang 
na itinaas nang lubhang mas mataas kaysa sa mga 
anghel] dahil sa pagdurusa ng kamatayan.” (Heb 
2:5-9, Fil 2:5-11) Sa langit, tatanggapin ng mga pi- 
nahirang tagasunod ni Jesus bilang gantimpala sa 
kanilang katapatan ang “di-kumukupas na korona 
ng kaluwalhatian,” “isa na walang kasiraan.” (1Pe 
5:4; 1Co 9:24-27: 2Ti 4:7, 8, Apo 2:10) Ngunit ang 
kawalang-katapatan na nagiging sanhi upang mai- 
wala ng isa ang mga kapakanan ng Kaharian sa lupa 
ay nangangahulugan din na maiwawala niya ang 
makalangit na korona. Kaya naman ipinaalaala ng 
niluwalhating si Jesu-Kristo: “Patuloy mong pang- 
hawakang mahigpit ang iyong taglay, upang wa- 
lang sinumang kumuha ng iyong korona.”---Apo 
3:11. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
Griego na di-a de-ma ay isinasalin ng makabagong 
mga tagapagsalin bilang “diadema.” Lagi itong gina- 
gamit bilang sagisag ng makaharing dignidad, tu- 
nay man o inaangkin lamang. Ang “malaking dra- 
gon na kulay-apoy” (si Satanas na Diyablo) ay may 
diadema sa bawat isa sa pitong ulo nito. (Apo 12: 


109 


3, 9) Isang diadema ang nakagayak sa bawat isa sa 
sampung sungay ng makasagisag na “mabangis na 
hayop” na may pitong ulo at umaahon mula sa “da- 
gat.” (Apo 13:1) Ang isa na tinatawag na Tapat at 
Totoo, samakatuwid nga, si Jesu-Kristo, ay may 
“maraming diadema” sa kaniyang ulo, anupat ang 
mga ito ay nanggaling kay Jehova, ang marapat 
na Pinagmumulan ng awtoridad at kapangyarihan. 
(Apo 19:11-13: 12:5, 10) Gayundin sa Apocalipsis 
6:2 at 14:14, inilalarawan si Jesu-Kristo bilang may 
suot na korona (ste'pha-nos). 


KOSMETIK. Mga substansiyang ipinapahid sa 
mukha o sa iba pang mga bahagi ng katawan ng tao 
upang mabago, mapaganda o maging kaakit-akit 
ang kaanyuan ng isa. Ang gayong mga timplada ay 
maaaring ipahid sa balat, sa mga kuko, o sa buhok. 
Ang salitang Ingles na “cosmetic” ay hinalaw sa sa- 
litang Griego na ko-sme-ti'kos, na nangangahulu- 
gang “dalubhasa sa pagpapalamuti.” 

Noon, may mga manggagawa at mga tagapagha- 
lo ng ungguento sa gitna ng mga Israelita (Exo 
30:25, 1Sa 8:13, Ne 3:8), at karaniwang ginagamit 
ang mga ungguento (na kadalasa'y mabango), anu- 
pat marahil ay higit na ginagamit kaysa sa iba pang 
mga kosmetik. Kapag ipinapahid sa balat o sa buhok 
sa mga lugar na mainit at tuyo ang klima, nakatu- 
tulong ang mga ungguento upang mabawasan ang 
panunuyo. Ginagamit din noon ang mababangong 
langis, anupat noong isang pagkakataon, gayong la- 
ngis ang ipinahid ng isang makasalanang babae sa 
mga paa ni Jesu-Kristo. (Luc 7:37, 38) Gayundin, 
ilang araw bago mamatay si Jesus, si Maria, na ka- 
patid ni Lazaro, ay “dumating na may sisidlang 
alabastro ng mabangong langis, tunay na nardo, 
na napakamahal,” at pinahiran siya.--Mar 14:3: Ju 
12:3, Mat 26:6, 7: tingnan ang UNGGUENTO AT MGA PA- 
BANGO. 

Nang dumating si Jehu sa Jezreel, bukod sa inasi- 
kaso ni Jezebel ang ayos ng kaniyang buhok o ina- 
yusan niya nang maganda ang kaniyang ulo, “pinin- 
tahan [din] niya ang kaniyang mga mata ng itim na 
pinta.” (2Ha 9:30) May mga babae sa Israel noon na 
gumagamit ng pinta sa mata, gaya ng mga babae 
sa iba pang mga lupain sa Gitnang Silangan noong 
sinaunang panahon. (Eze 23:40) Noon, kadalasan ay 
kulay itim ang pinta sa mata, anupat sa pamamagi- 
tan ng kulay na ito, tumitingkad ang puti ng mga 
mata at nagmumukhang mas malaki ang mata. (Jer 
4:30) Sa mga pagtukoy ng Kasulatan sa pagpipinta 
sa mata, hindi iniuugnay ang kaugaliang ito sa tapat 
na mga babae ng Israel sa pangkalahatan, bagaman 
ang isa sa mga anak na babae ni Job ay pinangala- 
nan ng Keren-hapuc, na posibleng nangangahulu- 
gang “Sungay ng Itim na Pinta (sa Mata) [samaka- 
tuwid nga, sisidlan ng kolorete].”---Job 42: 14. 


KRIMEN AT KAPARUSAHAN 


Hindi hinahatulan ng Kasulatan ang may-kahin- 
hinan at angkop na paggamit ng mga kosmetik at 
ng iba pang mga kagayakan. Gayunman, pinayu- 
han ni Pablo at ni Pedro ang mga babaing Kristiya- 
no na gayakan ang kanilang sarili nang “may ka- 
hinhinan at katinuan ng pag-iisip, . . . sa paraan 
na angkop sa mga babae na nag-aangking nag- 
pipitagan sa Diyos,” at na ang kanilang kagaya- 
kan ay maging “ang lihim na pagkatao ng puso sa 
walang-kasiraang kasuutan ng tahimik at mahina- 
hong espiritu, na malaki ang halaga sa paningin ng 
Diyos.” (1Ti 2:9, 10, 1Pe 3:3, 4) Gayundin, sa kinasi- 
hang pagsasaalang-alang sa halaga ng isang mabu- 
ting asawang babae, angkop na sinabi: “Ang halina 
ay maaaring magbulaan, at ang kariktan ay maaa- 
ring walang-kabuluhan, ngunit ang babaing may 
takot kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri 
para sa kaniyang sarili.”--Kaw 31:30. 


KOZ [Tinik]. Isang inapo ni Juda. “Naging anak 
[ni Koz] sina Anub at Zobeba at ang mga pamilya ni 
Aharhel na anak ni Harum."—1Cr 4:1, 8. 


KRIMEN AT KAPARUSAHAN. Mula pa 
noong sinaunang panahon, likas na sa tao ang pagi- 
ging makatarungan (Isa 58:2, Ro 2:13-15), yamang 
ginawa siya ayon sa larawan ng Diyos ng kataru- 
ngan. (Gen 1:26, Aw 37:28, Mal 2:17) Ang unang 
sentensiyang ipinataw ni Jehova bilang pagpapatu- 
pad ng katarungan ay ipinahayag sa unang mag- 
asawang tao at sa serpiyente, na kumakatawan sa 
Diyablo. Kamatayan ang parusang ipinataw para sa 
pagsuway sa Diyos, na katumbas ng paghihimagsik 
laban sa soberanya ng Tagapamahala ng sansinu- 
kob. (Gen 2:17) Nang maglaon, dahil alam ni Cain 
na ang mga tao ay likas na makatarungan, naisip 
niya na nanaisin nilang patayin siya upang ipaghi- 
ganti ang pagpaslang niya sa kaniyang kapatid na si 
Abel. Ngunit hindi inatasan o pinahintulutan ni Je- 
hova ang sinuman na maglapat ng kamatayan kay 
Cain, palibhasa'y nais niyang siya mismo ang mag- 
pataw ng kagantihan. Isinagawa niya ito nang pa- 
wiin niya ang linya ni Cain noong panahon ng Baha. 
(Gen 4:14, 15) Mga 700 taon bago ang Baha, ipina- 
hayag ni Enoc ang dumarating na paglalapat ng 
Diyos ng hatol sa mga nagsasagawa ng di-makadi- 
yos na mga gawa.---Gen 5:21-24: Jud 14, 15. 
Pagkatapos ng Baha. Pagkatapos ng Baha, nag- 
bigay pa ang Diyos ng ibang mga kautusan, kabilang 
na sa mga ito ang unang pagbibigay-pahintulot sa 
tao na maglapat ng parusa sa pagpaslang. (Gen 
9:3-6) Nang maglaon, sinabi ni Jehova tungkol kay 
Abraham: “Sapagkat kinilala ko siya upang utusan 
niya ang kaniyang mga anak at ang kaniyang sam- 
bahayan na kasunod niya na ingatan nila ang daan 
ni Jehova at isagawa ang katuwiran at kahatulan.” 


KRIMEN AT KAPARUSAHAN 


(Gen 18:19) Ipinakikita nito na ang patriyarkal na li- 
punan ay nasa ilalim ng mga kautusan ng Diyos, na 
pamilyar na sa kanila. 

Isiniwalat ni Jehova ang kaniyang pangmalas sa 
pangangalunya at ang kaparusahan para rito nang 
sabihin niya kay Abimelec na para na rin itong pa- 
tay dahil kinuha nito si Sara upang gawing kaniyang 
asawa (bagaman hindi alam ni Abimelec na pag- 
aari ni Abraham si Sara). (Gen 20:2-7) Parusang ka- 
matayan ang itinakda ni Juda kay Tamar dahil sa 
pagpapatutot.---Gen 38:24. 

Ang Kautusan ng Diyos Para sa Israel. 
Nang organisahin ang Israel bilang isang bansa, 
ang Diyos ang naging kanilang Hari, Tagapagbigay- 
batas, at Hukom. (Isa 33:22) Ibinigay niya sa kani- 
la ang “Sampung Salita,” o “Sampung Utos,” gaya 
ng madalas itawag sa mga ito, na naglalahad ng 
mga simulaing pinagbatayan ng kalipunan ng mga 
600 iba pang kautusan. Pinasimulan niya ang “Sam- 
pung Salita” sa pagsasabi: “Ako ay si Jehova na 
iyong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng 
Ehipto.” (Exo 20:2) Ito ang pangunahing dahilan 
kung bakit dapat sundin ang buong Kautusan. Ang 
pagsuway ay hindi lamang paglabag sa kautusan ng 
Ulo ng pamahalaan kundi pagkakasala rin laban sa 
Ulo ng relihiyon, ang kanilang Diyos, at ang pamu- 
musong sa Diyos ay lese-majeste, o pagtataksil sa 
tagapamahala. 

Sa ilalim ng Kautusan, ikinapit din ang mga simu- 
laing gumabay sa patriyarkal na lipunan. Gayun- 
man, ang Kautusan ay mas detalyado at sinaklaw 
nito ang lahat ng aspekto ng mga gawain ng tao. 
Ang buong Kautusan, na nakatala sa Pentateuch, ay 
may mataas na pamantayan ng moralidad anupat 
kung sisikapin ng isang tao na sundin ang buong 
Kautusan, masusumpungan niya na hinahatulan 
siya nito bilang isang makasalanan at di-sakdal. 
“Ang utos ay banal at matuwid at mabuti,” at “ang 
Kautusan ay espirituwal,” ang sabi ng apostol na si 
Pablo. “Ito ay idinagdag upang mahayag ang mga 
pagsalansang.” (Ro 7:12, 14: Gal 3:19) Ito ang buong 
kautusan ng Diyos para sa Israel, na nagsasaad ng 
mga simulain at opisyal na mga pasiya ni Jehova, 
anupat hindi isang kalipunan lamang ng mga kaso 
na maaaring bumangon o bumangon na. 

Samakatuwid, ang mga parusa sa ilalim ng Kau- 
tusan ay makatutulong upang ipakita na ang kasa- 
lanan ay “lalo pang higit na makasalanan.” (Ro 7:13) 
Itinatag ng batas ng talion, na humihiling ng mata 
para sa mata, ang isang pamantayan ng eksaktong 
katarungan. Ang Kautusan ay nagsilbi ukol sa kapa- 
yapaan at katahimikan ng bansa, iningatan nito ang 
bansa kapag sinusunod ito ng Israel, at ipinagsang- 
galang nito ang indibiduwal laban sa manggagawa 
ng kasamaan, anupat binabayaran siya kapag ang 
ari-arian niya ay ninakaw o sinira. 


110 


Hindi tuwirang sinasabi sa Sampung Utos, gaya 
ng pagkakatala sa Exodo 20 at Deuteronomio 5, 
kung ano ang parusa para sa bawat paglabag. Ga- 
yunman, tiyakang sinasabi ang mga parusang ito sa 
ibang mga talata. Para sa paglabag sa unang pitong 
utos, ang parusa ay kamatayan. Ang kaparusahan 
sa pagnanakaw ay pagbabayad sa isa na ninakawan 
ng ari-arian, ipapataw naman sa bulaang saksi ang 
parusang ilalapat sana sa inakusahan niya. Ang hu- 
ling utos, laban sa kaimbutan o maling pagnanasa, 
ay hindi nilakipan ng parusa na maipatutupad ng 
mga hukom. Nakahihigit ito sa gawang-taong mga 
batas sapagkat ginawa nitong espirituwal na pulis 
ng bawat tao ang kaniyang sarili at pinuntirya nito 
ang ugat, o sanhi, ng paglabag sa lahat ng utos. 
Kung bibigyang-daan ang maling pagnanasa, sa ka- 
launan ay hahantong ito sa paglabag sa isa sa siyam 
na iba pang mga utos. 

Malulubhang krimen sa ilalim ng Kautusan. 
Mga krimen na pinapatawan ng kamatayan. Sa ila- 
lim ng Kautusan, parusang kamatayan ang itinak- 
da para sa (1) pamumusong (Lev 24:14, 16, 23): 
(2) pagsamba sa alinmang diyos maliban kay Jeho- 
va, anumang anyo ng idolatriya (Lev 20:2, Deu 13: 
6, 10, 13-15; 17:2-7: Bil 25:1-9): (3) pangkukulam, 
espiritismo (Exo 22:18, Lev 20:27): (4) pagiging bu- 
laang propeta (Deu 13:5; 18:20): (5) paglabag sa 
Sabbath (Bil 15:32-36, Exo 31:14: 35:2): (6) pagpas- 
lang (Bil 35:30, 31): (7) pangangalunya (Lev 20:10, 
Deu 22:22), (8) may-kabulaanang pag-aangkin ng 
isang babaing ikakasal na siya'y birhen (Deu 22:21), 
(9) pakikipagtalik sa isang babaing ipinakipagtipan 
na (Deu 22:23-27): (10) insesto (Lev 18:6-17, 29: 
20:11, 12, 14): (11) sodomiya (Lev 18:22: 20:13), 
(12) bestiyalidad (Lev 18:23: 20:15, 16): (13) pandu- 
rukot ng tao (Exo 21:16: Deu 24:7): (14) pananakit 
o panlalait sa magulang (Exo 21:15, 17): (15) pagpa- 
patotoo nang may kabulaanan, kapag kamatayan 
ang magiging parusa sa isa na nililitis (Deu 19:16- 
21): (16) paglapit sa tabernakulo kung ang isa ay 
hindi awtorisado (Bil 17:13, 18:7). 

Sa maraming kaso, ang parusang binabanggit ay 
'paglipol, kadalasa'y sa pamamagitan ng pagbato. 
Bukod sa itinakda ito para sa sinasadyang pagkaka- 
sala at para sa mapang-abuso at walang-galang na 
pananalita laban kay Jehova (Bil 15:30, 31), marami 
pang ibang bagay ang nilalapatan ng parusang ito. 
Ang ilan sa mga ito ay: hindi pagpapatuli (Gen 
17:14, Exo 4:24): sinasadyang di-pagdiriwang ng 
Paskuwa (Bil 9:13): hindi pagdiriwang ng Araw ng 
Pagbabayad-Sala (Lev 23:29, 30): paggawa o pagga- 
mit ng banal na langis na pamahid para sa pangka- 
raniwang mga layunin (Exo 30:31-33, 38), pagkain 
ng dugo (Lev 17:10, 14): pagkain ng hain samanta- 
lang ang isa ay nasa maruming kalagayan (Lev 7: 


111 


20, 21: 22:3, 4, 9), pagkain ng tinapay na may leba- 
dura sa panahon ng Kapistahan ng mga Tinapay na 
Walang Pampaalsa (Exo 12:15, 19): paghahandog ng 
hain sa ibang lugar maliban sa tabernakulo (Lev 17: 
8, 9): pagkain ng handog na pansalu-salo sa ikatlong 
araw mula sa araw ng paghahain (Lev 19:7, 8): hin- 
di pagpapadalisay (Bil 19:13-20): ilegal na paghipo 
sa mga banal na bagay (Bil 4:15, 18, 20), pakikipag- 
talik sa babaing nireregla (Lev 20:18), pagkain ng 
taba ng mga hain.--Lev 7:25, tingnan ang PAGKALI- 
POL. 

Mga kaparusahang ipinapataw ng Kautusan. 
Dahil sa mga kaparusahan sa ilalim ng Kautusang 
ibinigay ni Jehova sa pamamagitan ni Moises, ang 
lupain ay naingatang malinis sa paningin ng Diyos, 
ang mga nagsasagawa ng mga karima-rimarim na 
bagay ay inalis sa bayan. Gayundin, ang mga kapa- 
rusahan ay nakahadlang sa paggawa ng krimen at 
napanatili nito ang paggalang sa kabanalan ng bu- 
hay, sa batas ng lupain, sa Tagapagbigay-Kautusan, 
ang Diyos, at sa kapuwa-tao. At, kapag sinusunod 
ito, iniingatan ng Kautusan ang bansa mula sa pag- 
bagsak ng ekonomiya at mula sa moral na kabulu- 
kan na nagdudulot ng nakapandidiring mga sakit at 
pisikal na pinsala. 

Ang Kautusan ay hindi nagpataw ng malulupit 
na kaparusahan. Hindi maaaring parusahan ang 
isang tao dahil sa mga kamalian ng iba. Malinaw 
na inilahad ang mga simulaing dapat sundin. Ang 
mga hukom ay binigyan ng kalayaang magpasiya, 
anupat isinasaalang-alang nila ang mga detalye ng 
bawat kaso at sinusuri ang mga kalagayan, gayun- 
din ang motibo at saloobin ng mga akusado. Kaila- 
ngang mahigpit na ilapat ang katarungan. (Heb 2:2) 
Ang mamamaslang ay hindi makaiiwas sa parusang 
kamatayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng sa- 
lapi. (Bil 35:31) Kung ang isang tao ay nakapatay 
nang di-sinasadya, maaari siyang tumakas patungo 
sa isa sa mga kanlungang lunsod. Samantalang na- 
kakulong siya sa loob ng hangganan ng lunsod, ma- 
pipilitan siyang kilalanin na ang buhay ay sagrado 
at na kahit ang di-sinasadyang pagpatay ay hindi 
maaaring ipagwalang-bahala, kundi humihiling ito 
ng kabayaran. Gayunman, yamang abala siyang 
gumagawa sa kanlungang lunsod, hindi siya magi- 
ging pabigat sa komunidad sa pinansiyal na paraan. 
--Bil 35:26-28. 

Ang mga parusa para sa mga paglabag ay nila- 
yong magbigay ng ginhawa at kabayaran sa bikti- 
ma ng isang magnanakaw o ng isa na puminsala sa 
ari-arian ng kaniyang kapuwa. Kung hindi kayang 
bayaran ng magnanakaw ang itinakdang halaga, 
maaari siyang ipagbili sa biktima o sa iba pang tao 
bilang alipin, sa gayon ay mababayaran ang bikti- 
ma at makapagtatrabaho ang kriminal para sa kani- 


KRIMEN AT KAPARUSAHAN 


yang panustos, upang hindi siya maging kargo ng 
bansa, gaya ng nangyayari kapag ibinibilanggo ang 
kriminal. Ang mga kautusang ito ay makatarungan 
at nakatulong upang makapagbagong-buhay ang 
kriminal.---Exo 22: 1-6. 

Sa ilalim ng Kautusan, inilapat ang hatol na ka- 
matayan sa pamamagitan ng pagbato. (Lev 20: 
2, 27) Kung minsan ay ginagamit ang tabak, lalo na 
kung marami ang lalapatan ng kamatayan. (Exo 
32:27, 1Ha 2:25, 31, 32, 34) Kung mag-apostata ang 
isang lunsod, ang lahat ng nasa lunsod ay itatala- 
ga sa pagkapuksa sa pamamagitan ng tabak. (Deu 
13:15) Sa Exodo 19:13, ipinahihiwatig ang pagpatay 
sa pamamagitan ng palaso, at sa Bilang 25:7, 8 na- 
man ay sa pamamagitan ng sibat. Binabanggit ang 
pagpugot ng ulo, bagaman maaaring sa ibang para- 
an isinasagawa ang pagpatay at pagkatapos ay pi- 
nupugutan ng ulo ang bangkay. (2Sa 20:21, 22, 2Ha 
10:6-8) Para sa mas karima-rimarim na mga kri- 
men, itinakda ng Kautusan ang pagsunog at ang 
pagbibitin sa tulos. (Lev 20:14, 21:9: Jos 7:25, Bil 25: 
4, 5: Deu 21:22, 23) Isinasagawa lamang ang mga 
sentensiyang ito pagkatapos na patayin ang isang 
tao, gaya ng malinaw na sinasabi ng nabanggit na 
mga kasulatan. 

Kadalasang pinapatay sa pamamagitan ng tabak 
ang mga bihag sa digmaan kung sila ay mga taong 
itinalaga sa pagkapuksa ayon sa utos ng Diyos. (1Sa 
15:2, 3, 33) Ang iba na sumuko ay puwersahang pi- 
nagtatrabaho. (Deu 20:10, 11) Pinalilitaw ng mas 
matatandang salin ng pananalita sa 2 Samuel 12:31 
na pinahirapan ni David ang mga naninirahan sa 
Raba ng Ammon, ngunit ipinakikita ng makaba- 
gong mga salin na pinagtrabaho lamang niya sila 
nang puwersahan.---Tingnan ang NW, AT: Mo. 

Ang paghuhulog o paghahagis ng isang tao mula 
sa isang bangin o mataas na dako ay hindi ipinag- 
utos ng kautusan, ngunit ganitong parusa ang inila- 
pat ni Haring Amazias sa 10,000 lalaki ng Seir. (2Cr 
25:12) Tinangka itong gawin kay Jesus ng taong- 
bayan ng Nazaret.---Luc 4:29. 

Mahigpit na katarungan ang ipinatupad ng batas 
ng talion o kagantihan, mata para sa mata, kapag si- 
nadya ang pagdudulot ng pinsala. (Deu 19:21) May 
isang ulat ng paglalapat ng parusang ito. (Huk 1: 
6, 7) Ngunit kailangang tiyakin ng mga hukom sa- 
lig sa ebidensiya kung ang krimen ay sinadya o da- 
hil sa kapabayaan o sakuna, at isaalang-alang ang 
iba pang mga detalye. Ang isang eksepsiyon sa ba- 
tas ng pagganti ay ang kautusan hinggil sa situwa- 
syon kung saan tinulungan ng isang babae ang ka- 
niyang asawang nakikipag-away sa pamamagitan 
ng pagsunggab sa mga pribadong sangkap ng kala- 
bang lalaki. Sa kasong ito, sa halip na sirain ang 
mga sangkap ng babae sa pag-aanak, ang kamay 


KRIMEN AT KAPARUSAHAN 


niya ang puputulin. (Deu 25:11, 12) Ipinakikita ng 
kautusang ito ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga 
sangkap sa pag-aanak. Isa pa, yamang ang babaing 
iyon ay pag-aari ng kaniyang asawang lalaki, may- 
kaawaang isinaalang-alang ng kautusang ito ang 
karapatan ng asawang lalaki na magkaanak sa kani- 
yang asawa. 

Binabanggit ng Mishnah ang apat na paraan ng 
paglalapat ng parusang kamatayan: pagbato, pagsu- 
nog, pagpugot ng ulo, at pagbigti. Ngunit ang huling 
tatlong paraan ay hindi ipinahintulot o iniutos sa ila- 
lim ng Kautusan. Ang mga paraang itinakda sa 
Mishnah ay bahagi ng idinagdag na mga tradisyon 
at labag sa utos ng Diyos. (Mat 15:3, 9) Ang isang 
halimbawa ng malulupit na kaugaliang ibinunga 
nito ay ang paraan ng mga Judio ng paglalapat ng 
parusang pagsunog. “Ang ordinansa para sa mga 
susunugin [ay ganito]: ilalagay nila siya sa dumi ng 
hayop na hanggang sa kaniyang mga tuhod at mag- 
lalagay sila ng isang tuwalyang yari sa magaspang 
na tela sa loob ng isa pa na yari sa malambot na tela 
at ipupulupot nila iyon sa kaniyang leeg, hihilahin 
ng isa[ng saksi] ang isang dulo at hihilahin naman 
ng isa pa ang kabilang dulo hanggang sa ibuka niya 
ang kaniyang bibig, isang mitsa [ayon sa Gema- 
ra (52a) ay isa itong makitid na piraso ng tingga] 
ang paniningasin at isusubo sa kaniyang bibig, at 
bababa ito sa loob ng kaniyang tiyan at susunugin 
nito ang kaniyang mga bituka.”---Sanhedrin 7:2; isi- 
nalin ni H. Danby. 

Yamang mula pa sa pasimula ay ginagabayan na 
ng batas ang mga tao, alinman sa batas ng Diyos 
o batas ng budhi na inilagay ng Diyos sa kanila, na- 
patunayang miyentras mas mahigpit na nanghaha- 
wakan ang mga tao sa tunay na pagsamba, mas 
makatuwiran at makatao ang mga kaparusahang 
inilalapat ng kanilang mga batas, at miyentras mas 
lumilihis sila mula rito, lalo silang nagiging di- 
makatarungan. Makikita ito kapag inihambing ang 
mga batas ng sinaunang mga bansa sa mga batas 
ng Israel. 

Ehipsiyo. Kakaunti ang nalalaman tungkol sa 
mga kaparusahang ipinataw ng mga Ehipsiyo. Nag- 
lapat sila ng parusang pambubugbog (Exo 5:14, 16), 
paglunod (Exo 1:22), pagpugot ng ulo na sinusun- 
dan ng pagbibitin ng bangkay sa tulos (Gen 40:19, 
22), at pagpatay sa pamamagitan ng tabak, gayun- 
din ng pagbibilanggo.---Gen 39:20. 

Asiryano. Napakatitindi ng mga kaparusahan 
sa ilalim ng Imperyo ng Asirya. Kabilang sa mga ito 
ang pagpatay, pagputol ng mga bahagi ng katawan 
(gaya ng mga tainga, ilong, mga labi, o kaya ay pag- 
kapon), pagbabayubay sa tulos, pagkakait ng libing, 
pamamalo, pagbabayad ng isang partikular na tim- 
bang ng tingga, at maharlikang corvee (puwersa- 


112 


hang pagtatrabaho). Sa ilalim ng batas Asiryano, 
ang isang mamamaslang ay ibibigay sa pinakama- 
lapit na kamag-anak ng pinaslang, at depende sa 
kaniyang pipiliin, maaari niyang patayin ang ma- 
mamaslang o kunin ang ari-arian nito. Maaari itong 
humantong sa alitan ng mga angkan, sapagkat hin- 
di gaanong kontrolado ang paglalapat ng gayong 
parusa, at walang inilaang mga kanlungang lunsod, 
di-gaya sa Israel. Ang kaparusahan sa panganga- 
lunya ay ipinauubaya sa asawang lalaki. Maaari 
niyang patayin ang kaniyang asawa, putulan ito ng 
mga bahagi ng katawan, parusahan ito ayon sa ka- 
niyang kagustuhan, o palayain ito. Anuman ang gi- 
nawa niya sa kaniyang asawa ay dapat din niyang 
gawin sa lalaking nangalunya rito. Maraming bihag 
sa digmaan ang binalatan nang buhay, binulag, 
o pinutulan ng dila, sila ay ibinayubay, sinunog, at 
pinatay sa iba pang pamamaraan. 

Babilonyo. Ang kodigo ni Hammurabi (gaya 
ng tawag dito, bagaman hindi ito isang kodigo kung 
ibabatay sa pagbibigay-katuturan ng mga abogado 
sa ngayon), na kinikilalang ibinatay sa mas nau- 
nang mga batas, ay isang kalipunan ng mga pasiya 
o “mga aklat ng mga kaso" na isinulat sa mga tap- 
yas na luwad at nang maglaon ay kinopya (marahil 
sa ibang istilo ng pagsulat) sa isang stela na inilagay 
sa templo ni Marduk sa Babilonya. Malamang na 
naglagay ng mga kopya nito sa iba pang mga lun- 
sod. Ang stelang ito, na nang maglaon ay dinala sa 
Susa ng isang manlulupig, ay natuklasan doon no- 
ong 1902. 


Ibinatay ba sa kodigo ni Hammurabi 
ang Kautusang Mosaiko? 


Di-tulad ng Kautusang Mosaiko, hindi ito nagta- 
tag ng mga simulain. Sa halip, waring ang layon 
nito ay tulungan ang mga hukom na pagpasiyahan 
ang ilang kaso sa pamamagitan ng pagbibigay sa 
kanila ng mga saligan o sa pamamagitan ng pagtu- 
tuwid sa naunang mga pasiya upang ipakita kung 
ano ang dapat gawin sa mga kaso sa hinaharap. Ha- 
limbawa, hindi ito bumabanggit ng parusa sa pag- 
paslang, sapagkat mayroon nang ipinatutupad na 
kaparusahan para roon, at tiyak na mayroon na rin 
para sa iba pang karaniwang mga krimen. Hindi si- 
nikap ni Hammurabi na saklawin ang lahat ng ba- 
tas. Bawat isa sa mga tuntunin ng “kodigo” ay nagsi- 
simula sa ganitong pormula: 'Kung ganito at ganoon 
ang gawin ng isang tao.” Dahil espesipikong mga si- 
tuwasyon ang tinatalakay nito, sa halip na maglatag 
ng mga simulain, sinasabi lamang nito kung anong 
hatol ang dapat ibigay na aangkop sa isang sim- 
pleng kalipunan ng mga pangyayari. Pangunahin 
itong ibinatay sa mga batas na umiiral na, anupat 


113 


nagiging espesipiko lamang upang umangkop sa 
ilang mahihirap na situwasyon sa sibilisasyong Ba- 
bilonyo noong panahong iyon. 

Hinding-hindi ibinatay sa kodigo ni Hammurabi 
ang Kautusang Mosaiko. Halimbawa, sa kodigo ni 
Hammurabi ay may isang “madamaying” kaparusa- 
han. Ayon sa isa sa mga alituntunin: “Kung [ang 
isang tagapagtayo ay] maging sanhi ng pagkama- 
tay ng anak ng may-ari ng bahay [dahil marupok 
ang bahay anupat gumuho ito], papatayin ng isa 
ang anak ng tagapagtayong iyon.” Sa kabaligtaran, 
sinasabi ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni 
Moises: “Ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa 
mga anak, at ang mga anak ay hindi papatayin da- 
hil sa mga ama.” (Deu 24:16) Ang karaniwang paru- 
sa sa pagnanakaw ng mga pag-aari ay kamatayan, 
hindi pagsasauli gaya ng ipinapataw ng Kautusang 
Mosaiko. Sa ilang kaso ng pagnanakaw, hinihiling 
ang pagsasauli ng hanggang maka-30 ulit ng nina- 
kaw. Kung hindi ito kayang bayaran ng taong iyon, 
siya ay papatayin. Naglapat si Nabucodonosor ng 
parusang pagputol ng mga sangkap, at nagparusa 
rin siya sa pamamagitan ng apoy, gaya sa kaso ng 
tatlong kabataang Hebreo na inihagis niya nang bu- 
hay sa napakainit na hurno.--Dan 2:5, 3:19, 21, 29, 
Jer 29:22. 

Persiano. Sa ilalim ni Dario na Medo, si Daniel 
ay hinatulang ihagis sa yungib ng mga leon, at ang 
kaniyang mga bulaang tagapag-akusa, kasama ang 
kanilang mga anak at mga asawa, ay namatay nang 
ilapat sa kanila mismo ang gayong parusa. (Dan 
6:24) Nang maglaon, tinagubilinan ni Haring Arta- 
jerjes ng Persia si Ezra na maaari itong maglapat ng 
kahatulan sa lahat ng hindi tumutupad sa kautusan 
ng Diyos ni Ezra o sa kautusan ng hari, “ukol man sa 
kamatayan o ukol sa pagpapalayas, o ukol sa mul- 
tang salapi o ukol sa pagkabilanggo.” (Ezr 7:26) Ibi- 
nitin ni Ahasuero si Haman sa isang tulos na 50 siko 
(22 m, 73 piye) ang taas. Ibinitin din niya ang dala- 
wang bantay-pinto na nagsabuwatan laban sa kani- 
yang buhay.---Es 7:9, 10; 2:21-23. 

May natagpuang ilang tapyas na naglalaman ng 
mga batas na ginawa ni Dario I ng Persia. Ayon sa 
mga ito, ang parusa sa isang tao na dumaluhong sa 
kaniyang kapuwa gamit ang isang sandata at nana- 
kit o pumatay rito ay paghampas ng panghagu- 
pit, mula 5 hanggang 200 hampas. Kung minsan, 
ang parusa ay pagbabayubay. Ayon sa mga Grie- 
gong manunulat tungkol sa mga batas Persiano, ang 
mga pagkakasala laban sa estado, sa hari, sa kani- 
yang pamilya, o sa kaniyang ari-arian ay kara- 
niwang nilalapatan ng parusang kamatayan. Ka- 
dalasa'y kakila-kilabot ang mga kaparusahang ito. 
Walang gaanong impormasyon tungkol sa ordina- 
ryong mga krimen, ngunit waring karaniwang ka- 


KRISTAL 


parusahan ang pagputol ng mga kamay o mga paa 
o pagbulag. 

Ibang mga Bansa sa Lugar ng Palestina. 
Bukod sa Israel, ang ibang mga bansa sa loob at sa 
palibot ng Lupang Pangako ay gumamit ng pagbi- 
bilanggo at paggagapos, pagputol ng mga bahagi 
ng katawan, pagbulag, pagpatay sa mga bihag sa 
digmaan sa pamamagitan ng tabak, pagwakwak sa 
mga babaing nagdadalang-tao, at paghahampas sa 
kanilang mga anak sa pader o sa bato hanggang 
sa mamatay ang mga ito.--Huk 1:7: 16:21: 1Sa 11: 
1, 2, 2Ha 8:12. 

Romano. Bukod sa pagpatay sa pamamagitan 
ng tabak, kabilang na rito ang pagpugot ng ulo (Mat 
14:10), ang ilan sa mas karaniwang mga kaparusa- 
han ay ang sumusunod: pamamalo, paghagupit sa 
pamamagitan ng panghampas, na kung minsan ay 
kinakabitan ng mga buto o ng mabibigat na piraso 
ng metal, o ng mga pangawit sa mga dulo, pagbibi- 
tin; paghahagis mula sa mataas na batuhan, pag- 
lunod, paghahantad sa mababangis na hayop sa 
arena, pagpilit na sumali sa paligsahan ng mga 
gladyador: at pagsunog. Kadalasan, ang mga bi- 
langgo ay ipinipiit sa mga pangawan (Gaw 16:24) 
o itinatanikala sa isang kawal na tanod. (Gaw 12:6, 
28:20) Dahil sa Lex Valeria at Lex Porcia, naging ek- 
semted ang mga mamamayang Romano sa pangha- 
hagupit--ang Lex Valeria ay kapag umapela sa ta- 
ong-bayan ang isang mamamayan, ang Lex Porcia 
naman ay kapag wala ang gayong pag-apela. 

Griego. Sa maraming kaso, ang mga kaparusa- 
hang ipinapataw ng mga Griego ay katulad niyaong 
sa mga Romano. Ang mga kriminal ay inihuhulog 
sa bangin o malalim na yungib, pinapalo hanggang 
sa mamatay, nilulunod, nilalason, at pinapatay sa 
pamamagitan ng tabak. 

Para sa higit pang detalye, tingnan ang mga kri- 
men at mga kaparusahan sa ilalim ng indibiduwal 
na mga katawagan. 


KRIMSON. 


KRISTAL. Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang 
kristal ay tumutukoy sa isang mineral na malinaw 
at tinatagos ng liwanag, malamang ay ang uri ng 
kwarts na tinatawag ngayon na batong kristal. Ang 
batong kristal ay purong anyo ng kwarts na binubuo 
ng silikon at oksiheno. Matatagpuan ito sa halos la- 
hat ng uri ng bato sa karaniwang anyo nito na anim 
ang gilid. Ito'y walang kulay, malinaw, at malasala- 
min ang hitsura. Mas matigas ang batong kristal 
kaysa sa ibang karaniwang mineral, at kung min- 
sa'y tinatabas ito at ginagawang mga batong hiyas. 

Mahihiwatigan ang halaga ng “batong kristal” (sa 
Heb., ga-vish? sa Ingles, rock crystal) noong mga 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


KRISTIYANO 


araw ni Job dahil tinukoy niya ito kasama ng kora- 
les at mga perlas, gayunma'y itinuring niyang mas 
mababa ang halaga ng lahat ng ito kaysa sa karu- 
nungan. (Job 28:18) Ginagamit ng Apocalipsis ang 
malinaw at maningning na purong kristal (sa Gr., 
kry'stallos) upang ilarawan ang “isang malasala- 
ming dagat na tulad ng kristal,” ang kaningningan 
ng banal na lunsod, ng Bagong Jerusalem, na gaya 
ng “batong jaspe na kumikinang na sinlinaw ng 
kristal,” at ang “isang ilog ng tubig ng buhay, mali- 
naw na gaya ng kristal.”--Apo 4:6, 21:11, 22:1. 


KRISTIYANO. Ang anyong Latin ng termi- 
nong Griego na Khristi'a:'nos, na tatlong ulit la- 
mang masusumpungan sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, ay tumutukoy sa mga tagasunod ni Kris- 
to Jesus, ang mga tagapagtaguyod ng Kristiyanis- 
mo.—Gaw 11:26: 26:28, 1Pe 4:16. 

“Sa Antioquia [Sirya] unang tinawag na mga Kris- 
tiyano ang mga alagad sa pamamagitan ng patnu- 
bay mula sa Diyos.” (Gaw 11:26) Kung gayon, posi- 
ble na ang pangalang ito ay ginagamit na noon pa 
mang taong 44 C.E. nang maganap ang mga pang- 
yayaring binanggit sa konteksto, bagaman hindi 
iyan matitiyak kung balarila lamang ng pariralang 
ito ang pagbabatayan, ipinapalagay ng ilan na ito'y 
noong mas dakong huli pa. Anuman ang naging ka- 
lagayan, pagsapit ng mga 58 C.E., sa lunsod ng Ce- 
sarea, ang terminong ito ay kilalang-kilala na at 
ginamit pa nga maging ng mga pampublikong opi- 
syal, sapagkat noong panahong iyon ay sinabi ni 
Haring Herodes Agripa II kay Pablo: “Sa maikling 
panahon ay mahihikayat mo akong maging Kristi- 
yano.”---Gaw 26:28. 

Kapag tinutukoy ng mga manunulat ng Bibliya 
ang kanilang mga kapananampalataya o inilalara- 
wan ang mga tagasunod ni Kristo, gumagamit sila 
ng mga pananalitang gaya ng “mga mananampala- 
taya sa Panginoon,” “mga kapatid” at “mga alagad” 
(Gaw 5:14: 6:3; 15:10), “mga pinili” at “mga tapat” 
(Col 3:12, 1Ti 4:12), “mga alipin ng Diyos" at “mga 
alipin ni Kristo Jesus” (Ro 6:22: Fil 1:1), “mga banal,” 
“kongregasyon ng Diyos,” at “mga tumatawag sa Pa- 
nginoon.” (Gaw 9:13, 20:28, 1Co 1:2, 2Ti 2:22) Ang 
mga terminong ito na may doktrinal na kahulugan 
ay pangunahin nang ginamit bilang mga katawa- 
gan sa loob ng kongregasyon. Sa mga tagalabas, 
ang Kristiyanismo ay tinukoy bilang ang “Daan” 
(Gaw 9:2, 19:9, 23, 22:4), at tinawag naman ito ng 
mga kalaban bilang ang “sekta ng mga Nazareno” 
o ang “sektang ito.”--Gaw 24:5: 28:22. 

Sa Antioquia ng Sirya unang nakilala bilang mga 
Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Malayong 
mangyari na ang mga Judio ang unang tumawag 
na “mga Kristiyano” (Griego) o “mga Mesiyanista” 
(Hebreo) sa mga tagasunod ni Jesus, sapagkat iti- 


114 


nakwil nila si Jesus bilang ang Mesiyas, o Kristo. 
Kaya naman maliwanag na hindi nila siya kikilala- 
nin bilang ang Pinahiran, o Kristo, sa pamamagitan 
ng pagtawag na “mga Kristiyano” sa kaniyang mga 
tagasunod. Ipinapalagay ng ilan na maaaring bi- 
nansagan silang mga Kristiyano ng mga pagano bi- 
lang paghamak o panlilibak, subalit ipinakikita ng 
Bibliya na ito'y isang pangalang ibinigay ng Diyos: 
sila ay “tinawag na mga Kristiyano .. . sa pamama- 
gitan ng patnubay mula sa Diyos. ”---Gaw 11:26. 

Sa tekstong ito, ang pandiwang Griego na khre- 
ma'tiZo ay karaniwan nang isinasalin lamang bilang 
“tinawag,” at ganito ang masusumpungan sa Gawa 
11:26 sa karamihan ng mga salin. Gayunman, sina- 
sabi ng ilang salin na may kinalaman ang Diyos sa 
pagpili sa pangalang “Kristiyano.” Kapansin-pansin 
sa bagay na ito ang Bagong Sanlibutang Salin, ang 
Young's Literal Translation, at ang The Simple En- 
glish Bible. Ang Young's ay kababasahan ng ganito: 
“Ang mga alagad din ay unang tinawag ng Diyos sa 
Antioquia bilang mga Kristiyano.” 

Ang salitang Griego na khre:mattizo, gaya ng 
pagkakagamit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
ay laging iniuugnay sa isang bagay na sobrenatural, 
tila-orakulo, o mula sa Diyos. Sa Griegong diksyu- 
naryo ng Exhaustive Concordance of the Bible ni 
Strong (1890, p. 78), binibigyang-katuturan ito bi- 
lang “bumigkas ng orakulo . . . samakatuwid nga, 
ipahayag mula sa Diyos.” Ganito naman ang ibini- 
gay na kahulugan ng Greek and English Lexicon ni 
Edward Robinson (1885, p. 786): “Sinalita may kaug- 
nayan sa tugon ng Diyos, orakulo, kapahayagan, 
magbigay ng tugon, magsalita bilang isang orakulo, 
magbabala mula sa Diyos.” Ayon sa Greek-English 
Lexicon of the New Testament ni Thayer (1889, 
p. 671): “magbigay ng utos o payo ng Diyos, magtu- 
ro ng mula sa langit . . . mautusan, mapayuhan, ma- 
tagubilinan ng Diyos . . . maging tagapagsalita 
ng mga pagsisiwalat ng Diyos, palaganapin ang 
mga utos ng Diyos.” Ganito naman ang sinabi ni 
Thomas Scott sa kaniyang Explanatory Notes (1832, 
Tomo III, p. 419) hinggil sa tekstong ito: “Ipinahihi- 
watig ng salita na isinagawa ito sa pamamagitan 
ng pagsisiwalat mula sa Diyos: sapagkat karaniwan 
nang ganito ang kahulugan nito sa Bagong Tipan, at 
isinasalin ito bilang ‘binabalaan mula sa Diyos’ o bi- 
nabalaan ng Diyos, kahit na sa Griego ay walang 
salita para sa Diyos.” May kinalaman sa Gawa 11:26, 
sinasabi naman ng Commentary ni Clarke: “Ang sa- 
lita [na khremati'sai] sa aming karaniwang teksto, 
na isinasalin namin bilang tinawag, ay nanganga- 
hulugan sa Bagong Tipan ng magtalaga, magbaba- 
la, o humirang, sa utos ng Diyos. Sa ganitong diwa 
ginamit ang salita, Mat. ii. 12 . . . Samakatuwid, 
kung ang pangalan ay ibinigay sa pamamagitan ng 
pagtatalaga ng Diyos, malamang na sina Saul at 


115 


Bernabe ang tinagubilinang magbigay nito, at na, 
samakatuwid, ang pangalang Kristiyano ay mula sa 
Diyos."--Tingnan ang Mat 2:12, 22: Luc 2:26; Gaw 
10:22, Ro 7:3, Int, Heb 8:5, 11:7, 12:25, kung saan lu- 
militaw ang pandiwang Griegong ito. 

Tinutukoy ng Kasulatan si Jesu-Kristo bilang ang 
Kasintahang Lalaki, ang Ulo at Asawang Lalaki ng 
kaniyang mga pinahirang tagasunod. (2Co 11:2, Efe 
5:23) Angkop naman, kung paanong ang isang asa- 
wang babae ay nagagalak na tanggapin ang panga- 
lan ng kaniyang asawang lalaki, ang uring “kasinta- 
hang babae" na ito ni Kristo ay nalulugod ding 
tumanggap ng isang pangalan na nagpapakilala sa 
mga miyembro nito bilang pag-aari ni Kristo. Sa ga- 
nitong paraan, ang unang-siglong mga Kristiya- 
nong ito ay madaling nakilala ng mga nagmamasid 
sa kanila, hindi lamang sa pamamagitan ng kani- 
lang gawain kundi sa pamamagitan din ng kanilang 
pangalan, bilang lubhang naiiba sa mga nagsasaga- 
wa ng Judaismo: sila noon ay isang lumalagong sa- 
mahan kung saan walang Judio ni Griego man kun- 
di ang lahat ay iisa sa ilalim ng kanilang Ulo at 
Lider, si Jesu-Kristo.--Gal 3:26-28, Col 3:11. 

Ang Kahulugan ng Pagiging Isang Kristi- 
yano. Ipinaaabot ni Jesus ang paanyaya na ma- 
ging tagasunod niya, sa pagsasabing: “Kung ang si- 
numan ay nagnanais na sumunod sa akin, itatwa 
niya ang kaniyang sarili at buhatin ang kaniyang 
pahirapang tulos at patuloy akong sundan.” (Mat 
16:24) Yaong mga tunay na Kristiyano ay lubusang 
nananampalataya na si Jesu-Kristo ang pantanging 
Pinahiran at bugtong na Anak ng Diyos, ang Ipi- 
nangakong Binhi na naghain ng kaniyang buhay- 
tao bilang pantubos, na binuhay-muli at dinakila 
sa kanan ni Jehova, at tumanggap ng awtoridad 
upang manupil sa kaniyang mga kaaway at ipagba- 
ngong-puri ang soberanya ni Jehova. (Mat 20:28, 
Luc 24:46; Ju 3:16, Gal 3:16, Fil 2:9-11, Heb 10:12, 
13) Itinuturing ng mga Kristiyano ang Bibliya bi- 
lang ang kinasihang Salita ng Diyos, ang ganap na 
katotohanan, anupat kapaki-pakinabang sa pagtutu- 
ro at pagdidisiplina sa tao.--Ju 17:17: 2Ti 3:16, 2Pe 
1:21. 

Higit pa sa basta pagpapahayag ng pananampa- 
lataya ang hinihiling sa mga tunay na Kristiya- 
no. Mahalaga na ang paniniwala ay maipakita sa 
pamamagitan ng mga gawa. (Ro 10:10: San 2:17, 
26) Palibhasa'y ipinanganak na makasalanan, yaong 
mga nagiging Kristiyano ay nagsisisi, nanunumba- 
lik, nag-aalay ng kanilang buhay kay Jehova, upang 
sumamba at maglingkod sa kaniya, at pagkatapos 
ay nagpapabautismo sa tubig. (Mat 28:19: Gaw 2:38, 
3:19) Dapat nilang panatilihing malinis ang kanilang 
sarili mula sa pakikiapid, idolatriya, at pagkain ng 
dugo. (Gaw 15:20, 29) Hinuhubad nila ang lumang 
personalidad kasama na rito ang mga silakbo ng ga- 


KRISTIYANO 


lit, malaswang pananalita, pagsisinungaling, pagna- 
nakaw, paglalasing, at “mga bagay na tulad ng mga 
ito,” at iniaayon nila ang kanilang buhay sa mga si- 
mulain ng Bibliya. (Gal 5:19-21, 1Co 6:9-11: Efe 
4:17-24: Col 3:5-10) “Huwag magdusa ang sinuman 
sa inyo,” ang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano, “bi- 
lang isang mamamaslang o magnanakaw o mang- 
gagawa ng kasamaan o bilang isang mapakialam sa 
mga bagay-bagay ng ibang tao.” (1Pe 4:15) Ang 
mga Kristiyano ay dapat na maging mabait at ma- 
konsiderasyon, mahinahong-loob at may mahabang 
pagtitiis, anupat maibiging nagpipigil ng sarili. (Gal 
5:22, 23, Col 3:12-14) Pinaglalaanan at pinanganga- 
lagaan nila ang mga sariling kanila at iniibig nila 
ang kanilang kapuwa gaya ng kanilang sarili. (1Ti 
5:8, Gal 6:10, Mat 22:36-40, Ro 13:8-10) Ang pangu- 
nahing katangian na pagkakakilanlan ng mga tunay 
na Kristiyano ay ang namumukod-tanging pag-ibig 
nila sa isa't isa. “Sa ganito,” ang sabi ni Jesus, “ma- 
lalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, 
kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa.”--Ju 13:34, 
35, 15:12, 13. 

Tinutularan ng mga tunay na Kristiyano ang ha- 
limbawa ni Jesus bilang ang Dakilang Guro at Tapat 
na Saksi ni Jehova. (Ju 18:37: Apo 1:5: 3:14) “Huma- 
yo kayo at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng 
lahat ng mga bansa” ang utos ng Lider nila. (Mat 28: 
19, 20) Sa pagsasagawa nito, ang mga Kristiyano ay 
"nagpapatotoo nang hayagan at sa bahay-bahay, 
anupat hinihimok ang mga tao saanman na tuma- 
kas mula sa Babilonyang Dakila at maglagak ng ka- 
nilang pag-asa at pagtitiwala sa Kaharian ng Diyos. 
(Gaw 5:42: 20:20, 21; Apo 18:2-4) Sa totoo, ito ay 
mabuting balita, subalit ang paghahayag ng gani- 
tong mensahe ay nagdudulot ng malaking pag- 
uusig at pagdurusa sa mga Kristiyano, gaya ng na- 
ranasan ni Jesu-Kristo. Hindi nakahihigit sa kaniya 
ang kaniyang mga tagasunod, sapat nang sila'y ma- 
ging tulad niya. (Mat 10:24, 25, 16:21; 24:9: Ju 
15:20: 2Ti 3:12, 1Pe 2:21) Kung ang isa ay “nagdu- 
rusa bilang isang Kristiyano, huwag siyang mahiya, 
kundi patuloy niyang luwalhatiin ang Diyos sa pa- 
ngalang ito,” ang payo ni Pedro. (1Pe 4:16) Ibinibi- 
gay ng mga Kristiyano kay “Cesar” ang mga bagay 
na nauukol sa nakatataas na mga awtoridad ng 
sanlibutang ito---karangalan, paggalang, buwis--- 
ngunit kasabay nito'y nananatili silang hiwalay sa 
mga bagay-bagay ng sanlibutang ito (Mat 22:21, Ju 
17:16, Ro 13:1-7), at dahil dito'y napopoot sa kanila 
ang sanlibutan.--Ju 15:19, 18:36, 1Pe 4:3, 4, San 
4:4: 1Ju 2:15-17. 

Mauunawaan natin kung bakit ang mga taong may 
gayon na lamang kataas na mga simulain sa mo- 
ral at integridad, at may nakapupukaw-damdaming 
mensahe na ipinahayag nang buong kasigasigan 
at pagkatahasan, ay mabilis na nakatawag-pansin 


KRISTIYANO 


noong unang siglo. Halimbawa, ang mga paglalak- 
bay ni Pablo bilang misyonero ay nagmistulang 
isang apoy sa kaparangan na kumalat at nagpala- 
gablab ng mga lunsod---Antioquia sa Pisidia, Iconio, 
Listra, Derbe, at Perga noong unang paglalakbay 
niya, Filipos, Tesalonica, Berea, Atenas, at Corinto 
naman noong ikalawa--anupat dahil dito ang mga 
tao ay natigilan, nag-isip, at nanindigan, alinman sa 
tinanggap nila ang mabuting balita ng Kaharian ng 
Diyos o tinanggihan iyon. (Gaw 13:14-14:26; 16:11- 
18:17) Iniwan ng libu-libo ang kanilang huwad na 
mga relihiyosong organisasyon, buong-pusong yu- 
makap sa Kristiyanismo, at masigasig na nagsagawa 
ng gawaing pangangaral bilang pagtulad kay Kristo 
Jesus at sa mga apostol. Dahil naman dito, sila'y na- 
ging mga tudlaan ng pagkapoot at pag-uusig, na pa- 
ngunahin nang sulsol ng mga lider ng huwad na re- 
lihiyon at ng mga pulitikal na tagapamahala na 
tumanggap ng maling impormasyon. Ang kanilang 
lider na si Jesu-Kristo, ang Prinsipe ng Kapayapaan, 
ay pinatay dahil sa paratang na sedisyon, ang mga 
Kristiyano naman na maibigin sa kapayapaan ay 
inaakusahan ng ‘panggugulo sa ating lunsod," “pagti- 
tiwarik sa tinatahanang lupa, at pagiging mga tao 
na 'sa lahat ng dako ay pinagsasalitaan ng masama." 
(Gaw 16:20, 17:6, 28:22) Noong panahong isulat ni 
Pedro ang kaniyang unang liham (mga 62-64 C.E.), 
waring ang gawain ng mga Kristiyano ay kilalang- 
kilala na sa mga lugar na gaya ng “Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia, at Bitinia.”-- 1Pe 1:1. 

Patotoo ng mga Di-Kristiyano. Kinilala rin 
ng sekular na mga manunulat ng unang dalawang 
siglo ang pag-iral at impluwensiya ng unang mga 
Kristiyano sa kanilang paganong daigdig. Halimba- 
wa, si Tacitus, isang Romanong istoryador na ipi- 
nanganak noong mga 55 C.E., ay bumanggit ng 
usap-usapan na nagpaparatang na si Nero ang may 
kagagawan ng pagsunog sa Roma (64 C.E.), at pag- 
katapos ay sinabi niya: “Sa gayon, upang patigilin 
ang usap-usapan, itinuro ni Nero bilang mga sala- 
rin, at pinarusahan nang may sukdulang kalupitan, 
ang isang grupo ng mga tao, na kinamuhian dahil 
sa kanilang mga kabuktutan [ayon sa pangmalas ng 
mga Romano sa mga bagay-bagay], at binansagan 
ng taong-bayan bilang mga Kristiyano. .. . Una, 
inaresto ang mga nag-aangking miyembro ng sek- 
ta, sumunod, depende sa kanilang mga salaysay, 
marami ang hinatulan, hindi naman talaga dahil sa 
bintang na panununog kundi dahil sa diumano'y 
pagkamuhi nila sa lahi ng tao. At sila ay namatay 
na inaalipusta: sinusuutan sila ng mga balat ng ma- 
babangis na hayop at niluluray ng mga aso hang- 
gang sa mamatay, o ibinibitin sila sa mga krus, at, 
kapag nagdilim na ay sinisilaban sila upang magsil- 
bing mga ilaw sa gabi.” (The Annals, XV, XLIV) Si 
Suetonius, isa pang Romanong istoryador na ipina- 


116 


nganak noong huling bahagi ng unang siglo C.E., ay 
naglahad ng mga pangyayaring naganap noong pa- 
nahon ng paghahari ni Nero, anupat kaniyang sina- 
bi: “Pinatawan ng kaparusahan ang mga Kristiyano, 
isang grupo ng mga tao na nalulong sa isang bago 
at mapaminsalang pamahiin.”--The Lives of the 
Caesars (Nero, XVI, 2). 

Si Flavius Josephus, sa kaniyang Jewish Antiq- 
uities (XVIII, 64 [iii 3]), ay bumanggit ng ilang 
pangyayari sa buhay ni Jesus, anupat idinagdag 
niya: “At ang tribo ng mga Kristiyano, na tinawag 
ayon sa kaniyang pangalan, ay hindi pa rin naglala- 
ho hanggang sa araw na ito [mga 93 C.E.].” Nang 
mapaharap sa 'suliranin tungkol sa mga Kristiyano,' 
si Pliny na Nakababata, gobernador ng Bitinia noong 
1110112 C.E., ay sumulat kay Emperador Trajan, 
anupat kaniyang binalangkas ang mga pamamara- 
ang ginagamit niya at humingi ng payo. “Personal 
ko silang tinatanong kung sila ay mga Kristiyano,” 
ang sulat ni Pliny. Kapag umamin sila, sila ay pina- 
rurusahan. Gayunman, ang iba ay “nagkakaila na 
sila ay mga Kristiyano o naging mga Kristiyano.” 
Nang ilagay sa pagsubok, ang mga ito ay hindi la- 
mang naghandog ng mga haing pagano kundi kani- 
la pa ngang “nilait ang pangalan ni Kristo: walang 
isa man sa mga bagay na ito, sa pagkaunawa ko, ang 
maipagagawa sa sinumang tunay na Kristiyano.” Sa 
sagot ni Trajan sa sulat na ito, pinapurihan niya si 
Pliny sa paraan ng pag-aasikaso nito sa usapin: 
“Tama ang ginagawa mong pamamaraan ... sa 
iyong pagsisiyasat sa mga kaso ng mga taong pi- 
nararatangan na mga Kristiyano.”--The Letters of 
Pliny, X, XCVI, 3, 5; XCVI, 1. 

Ang unang-siglong Kristiyanismo ay walang mga 
templo, hindi nagtayo ng mga altar, hindi gumamit 
ng mga krusipiho, at walang itinaguyod na mga kle- 
rigong may pantanging kasuutan at de-titulo. Ang 
unang mga Kristiyano ay hindi nagdiwang ng mga 
kapistahan ng estado at tumanggi sa lahat ng pag- 
lilingkod militar. “Ipinakikita ng isang maingat na 
pag-aaral sa lahat ng makukuhang impormasyon 
na hanggang noong panahon ni Marcus Aurelius 
[na namahala noong 161-180 C.E.], walang Kristiya- 
no ang naging kawal; at walang kawal, pagkatapos 
na maging Kristiyano, ang nanatili sa paglilingkod 
militar." .The Rise of Christianity, ni E. Barnes, 
1947, p. 333. 

Gayunpaman, gaya ng binanggit sa sulat ni Pliny, 
hindi lahat ng nagtaglay ng pangalang Kristiyano 
ay gayon at di-nakipagkompromiso nang ilagay sa 
pagsubok. Gaya ng inihula, kumikilos na ang espiri- 
tu ng apostasya bago pa natulog sa kamatayan ang 
mga apostol. (Gaw 20:29, 30; 2Pe 2:1-3; 1Ju 2:18, 19, 
22) Sa loob ng isang yugto na wala pang 300 taon, 
ang bukid ng trigo ng Kristiyanismo ay napuno ng 


117 


mga panirang-damo ng apostatang mga antikristo 
hanggang sa puntong ang balakyot na si Constanti- 
nong Dakila (na idinawit mismo sa pagpatay sa di- 
kukulangin sa pito sa kaniyang malalapit na kaibi- 
gan at kamag-anak) ay gumanap ng mahalagang 
papel sa mga pangyayaring humantong sa pagka- 
buo ng isang relihiyon ng estado na diumano'y 
“Kristiyanismo.” 


KRISTIYANONG GRIEGONG KASULA- 
TAN. Tinukoy ito sa gayong katawagan upang 
ipakita ang kaibahan nito sa Griegong Septuagint 
na salin ng Hebreong Kasulatan bago ang pana- 
hong Kristiyano. Ang huling bahaging ito ng Bibli- 
ya ay karaniwan nang tinatawag na Bagong Tipan. 
--Tingnan ang BIBLIYA. 

Dalawampu't pitong kanonikal na aklat ang bu- 
mubuo sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Pagka- 
matay ni Jesus, walong lalaki ang sumulat ng mga 
aklat na ito sa ilalim ng pagkasi: sina Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, at Judas. Hindi 
lahat ng mga lalaking ito ay tagasunod ni Jesus no- 
ong panahon ng kaniyang ministeryo, sa katuna- 
yan, ang tatlong apostol lamang na sina Mateo, 
Juan, at Pedro ang tiyak na mga tagasunod niya 
noon. Maaaring si Marcos ang “kabataang lalaki” na 
sumunod kay Jesus mula sa di-kalayuan matapos 
arestuhin si Jesus. (Mar 14:51, 52) Noong Pentecos- 
tes, si Santiago, si Judas, at marahil pati si Marcos 
ay naroroong kasama nila. (Gaw 1:13-15: 2:1) Nang 
maglaon, nakumberte ang apostol na si Pablo. Ang 
lahat ng mga manunulat na ito ay nagkaroon ng 
malapit na pakikipag-ugnayan sa lupong tagapama- 
hala ng unang-siglong kongregasyon sa Jerusalem. 

Sa anong wika orihinal na isinulat ang mga aklat 
na ito? Maliban sa aklat ng Mateo, na orihinal na isi- 
nulat sa Hebreo at nang maglaon ay isinalin sa Grie- 
go, ang lahat ng iba pang 26 na aklat ay isinulat sa 
karaniwang Griego, ang Koine, na siyang interna- 
syonal na wika noong mga araw na iyon.---Tingnan 
ang MATEO, MABUTING BALITA AYON KAY. 

Hindi basta nagkataon lamang na sa wikang Grie- 
go ginawa ng kinasihang mga lalaking Kristiyanong 
iyon, na pawang likas na mga Judio (Ro 3:1, 2), ang 
kanilang mga isinulat. Ang mga ito ay hindi priba- 
dong mga pakikipagtalastasan kundi nilayong ipa- 
mahagi nang malawakan, upang mabasa at mapag- 
aralan ng lahat ng kongregasyon. (Col 4:16, 1Te 
5:27: 2Pe 3:15, 16) Ang mga manunulat ay inutusan 
ng Diyos na palaganapin ang mabuting balita at ang 
turong ito hanggang sa pinakamalayong bahagi ng 
lupa, sa mga lugar na hindi gumagamit ng Hebreo 
at Latin sa pagbasa. (Mat 28:19, Gaw 1:8) Maging sa 
mga teritoryong mas malapit sa Palestina, patuloy 
na dumarami ang mga di-Judio na nagiging bahagi 
ng lokal na mga kongregasyon. Karagdagan pa, ka- 


KRISTIYANONG GRIEGONG KASULATAN 


pag sumisipi sa Hebreong Kasulatan, malimit na 
ang Griegong Septuagint ang ginagamit ng mga 
manunulat na iyon. 

Ang mga aklat ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan, itinala ayon sa tinatayang taon (C.E.) ng pagsu- 
lat, ay ang mga sumusunod: Mateo, 41, 1 at 2 Tesa- 
lonica, 50 at 51, Galacia, 50-52, 1 at 2 Corinto, 55; 
Roma, 56, Lucas, 56-58: Efeso, Colosas, Filemon, Fi- 
lipos, 60-61; Hebreo, Mga Gawa, 61: Santiago, bago 
ang 62, Marcos, 60-65: 1 Timoteo, Tito, 61-64: 1 Pe- 
dro, 62-64: 2 Pedro, 64: 2 Timoteo, Judas, 65: Apo- 
calipsis, 96, Juan at 1, 2, 3 Juan, 98. Ang yugtong 
ito na di-lalampas sa 60 taon ay malayung-malayo 
sa halos 11 siglong ginugol upang matapos ang He- 
breong Kasulatan. 

Nang dumating ang panahon upang ang mga ak- 
lat na ito ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ay ti- 
punin sa isang tomo, hindi pinagsunud-sunod ang 
mga ito ayon sa kung alin ang mas unang isinulat. 
Sa halip, inayos ang mga ito sa lohikal na paraan 
ayon sa paksa, na maaaring pagpangkat-pangkatin 
bilang (1) ang limang makasaysayang aklat ng mga 
Ebanghelyo at Mga Gawa, (2) ang 21 liham, at 
(3) ang Apocalipsis. 

Ang apat na Ebanghelyo (ang salitang “Ebanghel- 
yo” ay nangangahulugang “mabuting balita”), isinu- 
lat nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ay nagbibi- 
gay sa atin ng apat na makasaysayang ulat ng 
buhay at gawain ni Jesus, na bawat ulat ay isang in- 
dependiyenteng salaysay. Kung minsan, ang unang 
tatlo sa mga ito ay tinatawag na sinoptiko (nanga- 
ngahulugang “magkatulad ng pangmalas”) sapagkat 
halos magkakapareho ang paraan ng paglalahad ng 
mga ito sa ministeryo ni Jesus kung ihahambing sa 
Ebanghelyo ni Juan, gayunma'y mababanaag sa ba- 
wat ulat ang indibiduwalidad ng manunulat. Ang 
Ebanghelyo naman ni Juan ay naglalaan ng mga 
detalye na hindi inilakip ng tatlo. Pagkatapos, ang 
lohikal na kasunod ng mga ito ay ang Mga Gawa ng 
mga Apostol, na naglalaman ng kasaysayan ng kon- 
gregasyong Kristiyano mula nang itatag iyon noong 
Pentecostes hanggang pagkalipas ng halos 30 taon 
pagkamatay ni Jesus. 

Ang panloob na mga gawain ng kongregasyon, 
ang mga suliranin nito, ang pangmadlang panga- 
ngaral nito, ang iba pa nitong mga pribilehiyo, at 
ang mga pag-asa nito ay tinatalakay sa 21 liham na 
kasunod ng makasaysayang seksiyon. Tinutukoy si 
Pablo bilang ang manunulat ng 13 liham. Karani- 
wan ding kinikilala na si Pablo ang sumulat ng 
liham sa mga Hebreo. Ang mga akdang ito ay 
sinundan ng isang grupo ng mga liham, na ang ka- 
ramihan ay isinulat para sa lahat ng kongregasyon 
sa pangkalahatan, nina Santiago, Pedro, Juan, at Ju- 
das. At ang panghuli, na nagsisilbing kasiya-siyang 


KRISTIYANONG GRIEGONG KASULATAN 


kasukdulan ng buong Bibliya, ay ang Apocalipsis na 
may patiunang pagpapaaninaw ng mahahalagang 
pangyayari sa hinaharap. 


Gaano kalawak ang ginawang pagsipi 
ng mga manunulat ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan mula sa 
Hebreong Kasulatan? 


Ang mga manunulat ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ay daan-daang ulit na sumipi mula sa 
Hebreong Kasulatan. Sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang Bagong Sanlibutang Salin ay nagpapa- 
kita ng 320 talata bilang tuwirang mga pagsipi 
mula sa Hebreong Kasulatan. Ayon sa isang tala- 
ang inilathala nina Westcott at Hort, ang kabuuang 
bilang ng mga pagsipi at mga pagtukoy ay mga 
890. (The New Testament in the Original Greek, 
Graz, 1974, Tomo I, p. 581-595) Ang lahat ng kina- 
sihang Kristiyanong manunulat ay humalaw ng 
mga halimbawa mula sa Hebreong Kasulatan. (1Co 
10:11) Walang alinlangang ginamit ng Kristiyanong 
mga manunulat na ito ang banal na pangalang Je- 
hova kapag sumisipi sila mula sa Hebreong Kasula- 
tan. Tinatanggap at kinikilala ng mas huling mga 
manunulat na ito ang Hebreong Kasulatan bilang 
kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang upang 
ang tao ng Diyos ay lubusang masangkapan ukol 
sa bawat mabuting gawa.--2Ti 3:16, 17: 2Pe 1: 
20, 21. 

Pagkamatay ng mga apostol, ang di-kinasihang 
mga manunulat ay gumawa ng napakaraming pag- 
sipi mula sa Griegong Kasulatan, kung paanong su- 
mipi rin ang kinasihang mga Kristiyanong manunu- 
lat ng Bibliya mula sa mga nauna sa kanila. 

Sa ngayon, para sa pahambing na pagsusuri, 
mayroon tayong mahigit sa 13,000 manuskritong 
papiro at vellum na naglalaman ng kabuuan o isang 
bahagi ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, na 
mula pa noong ika-2 hanggang ika-16 na siglo. Sa 
mga ito, mga 5,000 ang nasa wikang Griego, at ang 
nalalabi ay nasa iba pang mga wika. Ang mahigit 
sa 2,000 sa sinaunang mga kopya ay naglalaman 
ng mga Ebanghelyo, at ang mahigit sa 700 naman 
ay ng mga liham ni Pablo. Bagaman hindi na umi- 
iral ngayon ang mismong orihinal na mga sulat, 
mayroon tayong mga kopya na mula pa noong ika- 
lawang siglo, na napakalapit sa panahon nang isu- 
lat ang mga orihinal. Dahil sa napakalaking bilang 
na ito ng mga manuskrito, ang mga iskolar sa Grie- 
go, sa paglipas ng mga taon, ay nakagawa ng isang 
lubhang pinahusay na tekstong Griego ng Kasula- 
tan, na nagpapatunay sa maraming aspekto na ang 
ating makabagong-panahong mga salin ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan ay maaasahan at may 


118 


integridad.--Tingnan ang MANUSKRITO NG BIBLIYA, 
MGA. 

Dahil sa gabundok na mga manuskritong ito, isang 
iskolar ang nagsabi: “Ang kalakhang bahagi ng mga 
salita sa Bagong Tipan ay hindi saklaw ng lahat ng 
nagtatanging mga proseso ng kritisismo, sapagkat 
ang mga ito ay malaya sa pagbabago, at nangangai- 
langan lamang na kopyahin. . . . Kung isasaisantabi 
ang maliliit na pagkakaiba, gaya ng mga pagbabago 
sa pagkakasunud-sunod, pagsisingit o pag-aalis ng 
pantukoy sa mga pangalang pantangi, at mga tulad 
nito, ang mga salita, sa aming opinyon, na pinag- 
aalinlanganan pa rin ay hindi pa hihigit sa ikasanli- 
bong bahagi ng buong Bagong Tipan.” (The New 
Testament in the Original Greek, Tomo I, p. 561) Ma- 
idaragdag din dito ang obserbasyon ni Jack Finegan: 
“Ang pagiging magkalapit ng panahon ng pinakama- 
tatandang manuskrito ng Bagong Tipan at ng orihi- 
nal na mga teksto ay talaga namang kamangha- 
mangha. ... Ukol sa kaalaman natin hinggil sa mga 
akda ng karamihan sa klasikal na mga awtor, dume- 
depende tayo sa mga manuskrito na ang pinakama- 
tanda ay nagmula sa isang panahon sa pagitan ng 
ikasiyam at ikalabing-isang siglo A.D. . . . Kaya na- 
man ang pagiging tumpak ng teksto ng Bagong Ti- 
pan ay higit na napagtitibay kaysa sa alinpamang si- 
naunang aklat. Ang mga salitang ipinatungkol ng 
mga manunulat ng Bagong Tipan sa kanilang daig- 
dig at panahon ay nakatawid sa mas malalayong mil- 
ya at siglo hanggang sa atin nang hindi gaanong 
nagbago ang anyo at tiyak namang hindi nabawasan 
ang kapangyarihan.”--Light From the Ancient Past, 
1959, p. 449, 450. 

Bilang isang mahalagang bahagi ng nasusulat na 
Salita ng Diyos, ang Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan ay may napakalaking kahalagahan. Ito'y 
naglalaman ng apat na ulat tungkol sa ministeryo 
ng bugtong na Anak ng Diyos, lakip ang pinag- 
mulan niya, ang turo niya, ang halimbawa niya, 
ang sakripisyong kamatayan niya, at ang kaniyang 
pagkabuhay-muli. Ang makasaysayang rekord ng 
pagkabuo ng kongregasyong Kristiyano at ng pag- 
bubuhos ng banal na espiritu, na naging dahilan 
upang matagumpay itong lumago, gayundin ang 
mga detalye may kinalaman sa mga suliranin nito 
at kung paano nalutas ang mga iyon---ang lahat ng 
ito ay napakahalaga sa paggana ng tunay na kong- 
regasyong Kristiyano sa ngayon. Ang hiwa-hiwalay 
na mga aklat na magkakabukod na isinulat para sa 
partikular na mga tao o mga situwasyon, o nang 
may pantanging punto de vista at layunin sa isipan, 
ay sama-samang bumubuo ng isang napakahusay 
na kalipunan na may pagkakasuwato, kumpleto, at 
hindi kulang sa anumang detalye. Ito'y nagsisilbing 
kapupunan ng kanon ng Bibliya at sa kasalukuyan 
ay may pangkalahatang kahalagahan pangunahin 


119 


na sa espirituwal na Israel, na siyang kongregasyon 
ng Diyos, ngunit gayundin sa lahat ng taong nag- 
hahangad ng pagsang-ayon ng Diyos. 

Para sa impormasyon hinggil sa nilalaman ng 
27 aklat, sa mga manunulat ng mga iyon, sa pana- 
hon ng pagsulat, at sa katibayan ng autentisidad, 
tingnan ang indibiduwal na mga aklat ayon sa pa- 
ngalan. 


KRISTO. Ang titulong ito na nagmula sa Grie- 
gong Khristos ay katumbas ng Hebreong 
Ma'shi'ach, “Mesiyas, Pinahiran.” (Ihambing ang 
Mat 2:4, tlb sa Rbi8.) Ang “Kristo” ay hindi basta 
isang katawagan na idinaragdag upang maipakita 
ang kaibahan ng Panginoong Jesus sa mga kapa- 
ngalan niya, ito'y isang opisyal na titulo.---Tingnan 
ang JESU-KRISTO, MESIYAS. 

Ang pagdating ng Kristo, ang isa na papahiran ni 
Jehova ng Kaniyang espiritu upang maging Mesiya- 
nikong Hari, ay inihula maraming siglo bago ang 
kapanganakan ni Jesus. (Dan 9:25, 26) Gayunman, 
nang ipanganak si Jesus, hindi pa siya naging Pina- 
hiran o Kristo. Noong ihula ng anghel ang kaniyang 
kapanganakan, tinagubilinan nito si Jose: “Tatawa- 
gin mong Jesus ang kaniyang pangalan.” (Mat 1:21) 
Ngunit nang ipatalastas din ng isang anghel sa mga 
pastol malapit sa Betlehem ang tungkol sa kapanga- 
nakang ito, may pananabik niyang binanggit ang 
panghinaharap na papel ni Jesus nang kaniyang sa- 
bihin: “Ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Ta- 
gapagligtas, na siyang Kristo na Panginoon,” sa- 
makatuwid nga, “na siyang magiging Kristo ang 
Panginoon.”--Luc 2:11, tlb sa Rbi8. 

Kapag ang personal na pangalan ni Jesus ay sinu- 
sundan ng titulong Kristo, itinatawag-pansin nito 
ang mismong persona at na siya ang isa na naging 
Pinahiran ni Jehova. Naganap ito nang siya'y suma- 
pit sa edad na mga 30 taon, mabautismuhan sa tu- 
big, at mapahiran ni Jehova ng kaniyang espiritu na 
nakita sa anyo ng kalapati na bumababa sa kaniya. 
(Mat 3:13-17) Ito ang puntong tinutukoy ni Pedro 
noong Pentecostes: “Ginawa siya ng Diyos bilang ka- 
puwa Panginoon at Kristo, ang Jesus na ito,” anupat 
maliwanag na naaalaala ang pananalita na narinig 
niyang binigkas mismo ni Jesus, na siyang unang 
gumamit sa terminong “Jesu-Kristo.” (Gaw 2:36-38, 
Ju 17:3) Ang pananalitang “Jesu-Kristo” ay ginaga- 
mit din sa pambungad na mga salita ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan.---Mat 1:1. 

Sa kabilang dako, kapag inuna ang titulo kasunod 
ang pangalan at sinabing “Kristo Jesus” sa halip 
na “Jesu-Kristo,” higit na idiniriin ang katungkulan 
o posisyong hawak ni Jesus. Pangunahin nitong iti- 
natawag-pansin ang katungkulan, at pangalawahin 
ang may-hawak ng katungkulan, gaya sa katawa- 
gang Haring David o Gobernador Zerubabel. Ipina- 


KRISTO 


aalaala nito ang natatanging opisyal na posisyon ni 
Jesus bilang ang Pinahiran ni Jehova, isang mara- 
ngal na posisyon na doo'y hindi makikibahagi ang 
iba pa sa kaniyang mga tagasunod na mga pinahi- 
ran din. Tanging ang minamahal na Anak ni Jeho- 
va ang tinatawag na “Kristo Jesus.” Ginamit ni Pablo 
ang pananalitang ito sa kaniyang unang kinasihang 
liham. (1Te 2:14) Ginamit din ito ni Lucas nang min- 
san sa Gawa 24:24 (NW; RS), may kaugnayan sa 
pagpapatotoo ni Pablo. 

Ang paggamit ng pantukoy na “ang” kasama ng 
titulong ito (“ang Kristo”) ay isa pang paraan upang 
itawag-pansin kung minsan ang katungkulang ha- 
wak ni Jesus. (Mat 16:16, Mar 14:61) Gayunman, 
maaaring dumepende sa kaayusan ng pangungusap 
sa balarila kung gagamit ng pantukoy o hindi, sa- 
pagkat sabi nga ni W. E. Vine: “Sa pangkalahatan, 
kapag ang titulo [na Kristo] ang siyang simuno ng 
pangungusap, mayroon itong pantukoy: kapag ito'y 
bahagi ng panaguri, wala itong pantukoy."”--- Vine's 
Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words, 1981, Tomo 1, p. 190. 

Sa Kasulatan, hindi kailanman gumagamit ng 
maraming titulo sa unahan o kasunod ng pangalan 
ni Jesus, ngunit kung may isang titulo na nauuna sa 
personal na pangalan, ang iba pang titulo ay idina- 
ragdag lamang kasunod ng pangalan. Wala tayong 
makikitang kombinasyon gaya ng Panginoong Kris- 
to Jesus o ang Haring Kristo Jesus, subalit makaka- 
kita tayo ng Panginoong Jesu-Kristo. Sa tekstong 
Griego, ang pananalitang “ating Tagapagligtas, si 
Kristo Jesus,” sa 2 Timoteo 1:10, ay may salitang 
“natin” sa pagitan ng “Tagapagligtas” at ng “Kristo” 
upang ipakilala kung sino ang Tagapagligtas, kaa- 
yon ng pananalitang “Kristo Jesus na ating Taga- 
pagligtas [sa literal, “Kristo Jesus na Tagapagligtas 
natin”].” (Tit 1:4) Sa teksto ng 1 Timoteo 2:5, bina- 
banggit ang “isang tao, si Kristo Jesus” bilang Taga- 
pamagitan, ngunit ang “isang tao” ay hindi titulo. 
Nililinaw lamang ng pananalitang ito na si Kristo Je- 
sus ay naging tao sa lupa. 

Ang isang di-karaniwang paggamit sa titulong 
“Kristo” ay ang pagtukoy ni Pablo kay Moises sa ha- 
lip na kay Jesus, nang sumulat siya: “Itinuring niya 
[ni Moises] ang kadustaan ni Kristo [Khri stou’, “Pi- 
nahiran”] bilang kayamanan na nakahihigit kaysa 
sa mga kayamanan ng Ehipto: sapagkat tumingin 
siyang mabuti sa gantimpalang kabayaran.” (Heb 
11:26) Si Moises ay hindi kailanman pinahiran ng 
anumang literal na langis di-tulad ng mga mataas 
na saserdote at mga hari ng Israel. (Exo 30:22-30, 
Lev 8:12, 1Sa 10:1; 16:13) Ngunit maging si Jesus at 
ang kaniyang mga tagasunod ay hindi rin pinahi- 
ran ng literal na langis, gayunma'y tinutukoy sila 
ng Kasulatan bilang mga pinahiran. (Gaw 10:38, 


KRISTO 


2Co 1:21) Sa huling nabanggit na mga kaso, ang 
pagkapahid sa kanila sa pamamagitan ng banal na 
espiritu ng Diyos ang siyang nagsilbing pag-aatas 
ng Diyos bagaman walang ginamit na literal na la- 
ngis na pamahid. Sa katulad na paraan, si Moises ay 
binigyan ng pantanging atas. Samakatuwid, maaa- 
ring tukuyin ni Pablo si Moises bilang pinahiran, 
o Kristo, ni Jehova, ang isa na binigyan ng atas sa 
lugar ng nagniningas na palumpong, isang pag- 
aatas na itinuring niyang kayamanan na nakahihi- 
git sa lahat ng kayamanan ng Ehipto.--Exo 3:2- 
4:17. 

Ginagamit din ang terminong “Kristo” kapag tinu- 
tukoy ang kongregasyong Kristiyano at ang kaugna- 
yan nito sa Panginoong Jesu-Kristo. “Ngayon kayo 
ang katawan ni Kristo, at mga sangkap ang bawat 
isa,” sa espirituwal na diwa. (1Co 12:27) Yaong mga 
“binautismuhan kay Kristo Jesus ay binautismuhan 
sa kaniyang kamatayan,” taglay ang pag-asang ma- 
ging “mga kasamang tagapagmana ni Kristo” sa 
makalangit na Kaharian. (Ro 6:3-5: 8:17) Nakikiba- 
hagi sila sa “mga pagdurusa ng Kristo,” anupat 'di- 
nudusta dahil sa pangalan ni Kristo.” (1Pe 4:13, 14; 
5:1) Sa maraming talata, inilalarawan ang kaugna- 
yang ito bilang pagiging “kaisa ni Kristo” o “kay 
Kristo,” at ginagamit din ang binaligtad na panana- 
litang “si Kristo na kaisa ninyo,” lakip ang iba't ibang 
kahulugan nito. (Ro 8:1, 2; 16:10, 1Co 15:18, 1Te 
4:16: Col 1:27) Yaon namang mga mahihina sa pa- 
kikipag-ugnayang iyon, na dapat sana'y malalakas, 
ay tinatawag na “mga sanggol kay Kristo.” (1Co 3:1) 
Sa kalaunan, ang lahat ng mga bagay na nasa langit 
at nasa lupa ay muling titipunin “kay Kristo.”--Efe 
1:10. 

Mga Bulaang Kristo. Sa kaniyang mga hula 
hinggil sa katapusan ng sistema ng mga bagay, 
nagbabala si Kristo sa kaniyang mga tagasunod: 
“Mag-ingat kayo na walang sinuman ang magligaw 
sa inyo, sapagkat marami ang darating salig sa 
aking pangalan, na nagsasabi, 'Ako ang Kristo, at 
ililigaw ang marami. Sapagkat ang mga bulaang 
Kristo [sa Gr., pseu-do'khri-stoi] at ang mga bulaang 
propeta ay babangon at magbibigay ng mga daki- 
lang tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung 
maaari, maging ang mga pinili.” (Mat 24:4, 5, 24) 
Ang gayong mga taong balakyot na may-kabulaa- 
nang umaangkin sa titulo at katungkulan ng Pa- 
nginoong Jesu-Kristo ay kabilang sa anti'khri'stos 
(Griego para sa “antikristo”) na limang beses na bi- 
nanggit ng apostol na si Juan.--1Ju 2:18, 22, 4:3, 
2Ju 7; tingnan ang ANTIKRISTO. 

Iba Pang Paggamit sa Terminong “Kristo.” 
Ginagamit ng saling Septuagint ng Hebreong Kasu- 
latan ang salitang Griego na khri-stos' nang mahigit 
40 beses, kalimita'y bilang isang titulo ng pinahi- 


120 


rang mga saserdote, mga hari, at mga propeta. Si 
Aaron na mataas na saserdote ay “ang pinahiran,” 
anupat inatasan alang-alang sa mga tao sa mga ba- 
gay na may kinalaman sa Diyos.” (Lev 4:3, 5, 16, 
8:12, Heb 5:1) Nang ipahayag ni Jehova ang kani- 
yang kahatulan sa sambahayan ni Eli, nangako siya 
na magbabangon siya ng isang tapat na saserdote 
na lalakad sa harap ng pinahiran (khri'stos') ng 
Diyos sa lahat ng panahon.--- 1Sa 2:35. 

Ang marangal na titulong ito ay ginamit din sa 
mga hari dahil sa kanilang kaugnayan kay Jehova 
sa katungkulan nila bilang hari. Kaya naman tinu- 
koy ni Samuel si Saul bilang khri'stos' sa 1 Samuel 
12:3, sa Griegong Septuagint. “Malayong mangyari, 
sa ganang akin,” ang bulalas ni David, “na iunat ang 
aking kamay laban [kay Saul na] pinahiran [LXX, 
khri:ston'] ni Jehova!” (1Sa 26:11) At hindi pinahin- 
tulutan ni David ang pamangkin niyang si Abisai na 
saktan si Saul. (1Sa 26:8, 9) Ipinapatay rin ni David 
ang Amalekita na nag-angking siyang pumatay kay 
Saul “ang pinahiran [LXX, khrisston'] ni Jehova.” 
(2Sa 1:13-16) Ang gayong titulo at atas na maging 
hari ay iginawad din kay David, at mula noon ay 
tinukoy niya ang kaniyang sarili bilang “pinahi- 
ran [LXX, khri'stoi']" ni Jehova. (1Sa 16:12, 13, 2Sa 
22:51) Si Haring Zedekias, na umupo sa trono bilang 
isang tagapagmana ni David, ay tinawag ding “ang 
pinahiran [khri-stos'] ni Jehova.”---Pan 4:20. 

Ang mga propeta rin ay tinawag na mga pinahi- 
ran ni Jehova, gaya ng ipinahihiwatig ng paralelis- 
mo sa Awit 105:15. Inutusan ni Jehova ang kani- 
yang propetang si Elias: “Si Eliseo . . . ay pahiran mo 
bilang propeta na kahalili mo,” bagaman hindi iniu- 
lat ang mga detalye ng pagpapahid.--- 1Ha 19:16. 

May iba pang mga kaso kung saan ginagamit ng 
Griegong Septuagint ang khri:stos' sa makahulang 
paraan. May sampung pagtukoy sa khristos’sa ak- 
lat ng Mga Awit, anupat partikular na natatangi ya- 
ong nasa Awit 2:1, 2: Nagkakagulo ang mga bansa 
at nagpipisan ang mga hari sa lupa “laban kay Jeho- 
va at laban sa kaniyang pinahiran.” Sinipi ng mga 
apostol ang hulang ito at ikinapit ang titulo sa 'banal 
na lingkod na si Jesus, na pinahiran ni Jehova.” (Gaw 
4:24-27) Ang isang mas kakaibang halimbawa ay 
ang pagkakapit ng terminong ito sa Persianong hari 
na si Ciro. Bago siya ipanganak, ang hula ni Isaias 
(45:1-3) ay nagpahayag: “Ito ang sinabi ni Jehova sa 
kaniyang pinahiran [LXX, khristoi'], kay Ciro, na 
ang kanang kamay ay hinawakan ko.” Si Ciro ay 
hindi kailanman literal na pinahiran ng banal na la- 
ngis di-tulad ng mga hari ng Israel, ngunit gaya ng 
iba pang mga kaso sa Bibliya, ang pananalitang “pi- 
nahiran” ay isang titulong ibinigay sa kaniya dahil 
siya'y inatasan at hinirang ng Diyos.---Tingnan ang 
PINAHIRAN, PAGPAPAHID. 


121 


KRONOLOHIYA. Ang salitang Ingles na “chro- 
nology” ay nanggaling sa Griegong khro-no-lo-gi'a 
(mula sa khro'nos, panahon, at lego, sabihin), sa- 
makatuwid nga, “ang pagkukuwenta ng panahon.” 
Sa pamamagitan ng kronolohiya, maaaring ilagay 
ang mga pangyayari sa kanilang maayos na pagka- 
kasunud-sunod o ilakip ang mga ito sa kaugnay na 
mga kaganapan at takdaan ng wastong petsa ang 
partikular na mga pangyayari. 

Si Jehova ang “Sinauna sa mga Araw” at ang 
Diyos na Walang Hanggan. (Dan 7:9; Aw 90:2, 93:2) 
Ang kaniyang pagiging isang mahusay na Tagapag- 
ingat ng Panahon ay makikita hindi lamang sa ek- 
saktung-eksaktong paggalaw ng mga bituin kundi 
maging sa sagradong rekord ng kaniyang mga pag- 
kilos. Bilang katuparan ng kaniyang mga pangako 
o mga hula, pinasapit niya ang kaganapan ng mga 
pangyayari sa eksaktong panahong inihula para sa 
mga ito, iyon man ay pagkaraan lamang ng isang 
araw (Exo 9:5, 6), isang taon (Gen 17:21, 18:14; 21: 
1, 2, 2Ha 4:16, 17), mga dekada (Bil 14:34: 2Cr 
36:20-23, Dan 9:2), mga siglo (Gen 12:4, 7: 15:13-16, 
Exo 12:40, 41, Gal 3:17), o mga milenyo (Luc 21:24: 
tingnan ang TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA). 
Tinitiyak sa atin na ang mga layunin niya para 
sa hinaharap ay walang pagsalang matutupad sa 
itinakdang panahon, hanggang sa mismong araw 
at oras na itinalaga para sa mga iyon.---Hab 2:3, 
Mat 24:36. 

Palibhasa'y nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Ka- 
niyang larawan at wangis (Gen 1:26), nilayon Niya 
na sukatin nito ang daloy ng panahon. Sa pasi- 
mula pa lamang, sinasabi na ng Bibliya na ang 
“mga tanglaw sa kalawakan ng langit” ay magsisilbi 
upang “paghiwalayin ang araw at ang gabi, at... 
[bilang] mga tanda at para sa mga kapanahunan at 
para sa mga araw at mga taon.” (Gen 1:14, 15, Aw 
104:19) (Ang pagtalakay hinggil sa kung paano si- 
nunod ang mga dibisyong ito buhat pa noong pasi- 
mula ng kasaysayan ng tao ay matatagpuan sa mga 
artikulong ARAW, Il; BUWAN, KALENDARYO, SANLINGGO, 
TAON.) Ang pagkalkula at pagrerekord ng tao sa mga 
yugto ng panahon ay nagpapatuloy mula noong 
mga araw ni Adan hanggang sa kasalukuyan.---Gen 
5:1, 3-5. 

Mga Era. Upang maging tumpak ang kronolo- 
hiya, kailangang magtakda ng isang dako sa agos ng 
panahon bilang palatandaan na mula roon ay maa- 
aring bumilang nang pasulong o paatras ayon sa 
mga yunit ng panahon (gaya ng oras, araw, buwan, 
taon). Ang pasimulang iyon ay maaaring basta ang 
pagsikat ng araw (para sa pagsukat ng mga oras ng 
isang araw), o ang paglitaw ng bagong buwan (new 
moon, para sa pagsukat ng mga araw ng isang bu- 
wan), o ang pasimula ng tagsibol (para sa pagsukat 


KRONOLOHIYA 


ng haba ng isang taon). Para sa pagbilang ng mas 
mahahabang yugto, ang mga tao ay nagtatag ng 
isang partikular na “era,” anupat ginagamit ang 
isang namumukod-tanging pangyayari bilang pasi- 
mula para sa pagsukat ng mga yugtong binubuo ng 
maraming taon. Sa gayon, sa mga bansa ng Sang- 
kakristiyanuhan, kapag sinabi ng isang tao na “nga- 
yon ay Oktubre 1, 1987 C.E. (Common Era, o Kara- 
niwang Panahon), ang ibig niyang sabihin ay na 
"ngayon ang unang araw ng ikasampung buwan ng 
ikaisang libo siyam na raan at walumpu't pitong 
taon kung bibilang mula sa petsa na pinaniniwalaan 
ng ilan bilang panahon ng kapanganakan ni Jesus." 

Nitong bandang huli na lamang sinimulan ang 
gayong paggamit ng era sa sekular na kasaysayan. 
Lumilitaw na ang Griegong era, diumano'y ang ka- 
una-unahang sekular na kaso ng gayong pagkalku- 
la ng panahon, ay sinimulan lamang gamitin noong 
mga ikaapat na siglo B.C.E. (Before the Common 
Era, o Bago ang Karaniwang Panahon). Kinuwenta 
ng mga Griego ang panahon sa pamamagitan ng 
mga yugtong tig-aapat na taon na tinatawag na 
mga Olimpiyada, pasimula sa unang Olimpiyada 
na kinakalkulang nagsimula noong 776 B.C.E. Ka- 
ragdagan pa, kadalasa'y tinutukoy nila ang espesi- 
pikong mga taon sa pamamagitan ng pagbanggit 
sa panahon ng panunungkulan ng isang partikular 
na opisyal. Nang maglaon, ang mga Romano ay 
nagtalaga ng isang era, anupat pinasimulan ni- 
lang kalkulahin ang mga taon mula sa tradisyo- 
nal na petsa ng pagkakatatag ng lunsod ng Roma 
(753 B.C.E.). Tinukoy rin nila ang espesipikong mga 
taon sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga panga- 
lan ng dalawang konsul na nanunungkulan nang ta- 
Ong iyon. Gayunman, noon lamang ikaanim na sig- 
lo C.E. sinimulang kalkulahin ng isang monghe na 
nagngangalang Dionysius Exiguus ang tinatawag 
ngayon ng karamihan bilang Panahong Kristiyano, 
o, mas tumpak, Karaniwang Panahon. Sa mga ta- 
ong Muhammadano (Islamiko) naman, ang mga 
taon ay pinepetsahan mula sa Hegira (ang pagtakas 
ni Muhammad mula sa Mecca noong 622 C.E). 
Gayunman, walang katibayan na ang sinaunang 
mga Ehipsiyo, mga Asiryano, at mga Babilonyo ay 
palagiang gumamit ng gayong sistema ng mga era 
sa loob ng alinmang mahabang yugto ng panahon. 

May kinalaman sa ulat ng Bibliya, walang parti- 
kular na era ang tuwirang tinutukoy bilang pasimu- 
la ng pagpepetsa ng lahat ng mga pangyayari. Hin- 
di naman ibig sabihin na wala itong talaorasan 
upang maitakda ang nakaraang mga pangyayari sa 
kani-kanilang espesipiko at wastong lokasyon sa 
agos ng panahon. Kapag naglalahad ng partikular 
na mga pangyayari ang mga manunulat ng Bibliya, 
kaya nilang bumanggit ng eksaktong mga numero 
may kinalaman sa mga yugto na sumasaklaw ng 


KRONOLOHIYA 


maraming siglo; ipinakikita nito na naging interesa- 
do sa kronolohiya ang bayan ng Israel at ang kani- 
lang mga ninuno. Sa gayon, naisulat ni Moises na 
“nangyari sa pagwawakas ng apat na raan at tat- 
lumpung taon [kung bibilang mula sa panahong tu- 
mawid si Abraham sa Eufrates noong patungo siya 
sa lupain ng Canaan, anupat maliwanag na nang 
panahong iyon binigyang-bisa ng Diyos ang tipan 
kay Abraham], nangyari nga sa mismong araw na 
ito na ang lahat ng hukbo ni Jehova ay lumabas 
mula sa lupain ng Ehipto.” (Exo 12:41: tingnan ang 
PAG-ALIS, ihambing ang Gal 3:16, 17.) Muli, sa 1 Hari 
6:1, sinasabi ng rekord na “nang ikaapat na raan at 
walumpung taon pagkalabas ng mga anak ni Israel 
mula sa lupain ng Ehipto,” sinimulan ni Haring So- 
lomon ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ga- 
yunman, kapuwa ang panahon ng pagbibigay-bisa 
sa tipang Abrahamiko at ang Pag-alis ay hindi ma- 
lawakang ginamit bilang pasimula ng isang era ka- 
pag nag-uulat ng ibang mga pangyayari. 
Samakatuwid, hindi dapat asahan na ang kronolo- 
hikal na mga salik sa Bibliya ay lubusang tutugma 
sa makabagong mga sistema kung saan lahat ng 
mga pangyayari ay may eksaktong petsa na kaayon 
ng isang itinakdang petsa sa nagdaang panahon, 
gaya halimbawa ng pasimula ng Karaniwang Pana- 
hon. Mas madalas, ang mga pangyayari ay itinatak- 
da sa agos ng panahon gaya ng likas na ginagawa 
ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Kung pa- 
anong sa ngayon ay maaaring tukuyin ang isang 
pangyayari sa pagsasabing naganap iyon “noong 
sumunod na taon pagkatapos ng tagtuyot,” o “li- 
mang taon pagkaraan ng Digmaang Pandaigdig II,” 
sa gayunding paraan, iniugnay ng mga manunulat 
ng Bibliya ang mga pangyayaring kanilang iniulat 
sa medyo bagu-bagong mga pananda ng panahon. 
Hindi posibleng tiyakin ang ilang kronolohikal na 
petsa, yamang hindi sa lahat ng kaso ay alam natin 
ang eksaktong pasimula o pananda ng panahon na 
ginamit ng manunulat ng Bibliya. Gayundin, posi- 
ble na mahigit sa isang pasimula sa pagpepetsa ng 
mga pangyayari ang ginamit ng manunulat ha- 
bang tinatalakay niya ang isang partikular na yug- 
to ng kasaysayan. Ang ganitong paggamit ng iba't 
ibang pasimula ay hindi nagpapahiwatig na malabo 
ang pagkaunawa ng manunulat o na siya'y nalilito, 
hindi natin wastong mahuhusgahan ang kaniyang 
mga pamamaraan salig lamang sa inaakala nating 
tamang paraan ng pag-uulat ng mga pangyayari 
alinsunod sa makabagong-panahong mga pamama- 
raan. At bagaman maaaring may mga pagkaka- 
mali ang mga tagakopya sa ilang mas mahihirap 
na bahagi, hindi katalinuhang bumuo ng ganitong 
mga palagay kung wala namang matibay na ebi- 
densiya gaya ng magkakaibang bersiyon sa sinau- 
nang mga kopyang manuskrito ng Kasulatan. Mali- 


122 


naw na ipinakikita ng taglay nating katibayan ang 
kahanga-hangang katumpakan at pag-iingat na na- 
ging pagkakakilanlan ng pagkopya sa mga aklat ng 
Bibliya, na naging dahilan naman upang maingatan 
ang kawastuan ng nilalaman ng mga ito.---Tingnan 
ang ESKRIBA, MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA. 

Ang Kronolohiya ng Bibliya at ang Sekular 
na Kasaysayan. Kadalasang sinasabi ng ilan na 
kailangang “pagtugmain” o “pagkasunduin” ang ulat 
ng Bibliya at ang kronolohiyang matatagpuan sa si- 
naunang sekular na mga rekord. Yamang ang itinu- 
turing na katotohanan ay yaong kaayon ng tunay 
na pangyayari o realidad, magiging mahalaga nga 
ang gayong pagtutugma---kung maipakikita na ang 
sinaunang sekular na mga rekord ay talagang ek- 
sakto at laging mapananaligan, sa gayo'y isang pa- 
mantayan ng katumpakan na magagamit bilang 
saligan. Yamang ang kronolohiya ng Bibliya ay ma- 
dalas iharap ng mga kritiko bilang nakabababa kay- 
sa sa kronolohiya ng mga bansang pagano, maka- 
bubuting suriin ang ilan sa sinaunang mga rekord 
ng mga bansa at mga bayan na ang mga gawain at 
pamumuhay ay nakaapekto at nagkaroon ng kaug- 
nayan sa mga tao at mga pangyayari na iniulat sa 
Bibliya. 

Ang Bibliya ay isang aklat ng kasaysayan, anupat 
higit itong makasaysayan kaysa sa iba pang mga si- 
naunang akda. Sa pangkalahatan, kulang-kulang ang 
mga kasaysayan ng sinaunang mga Ehipsiyo, mga 
Asiryano, mga Babilonyo, mga Medo, mga Persiano, 
at iba pa, ang kanilang mas naunang mga yugto ay 
alinman sa malabo o, ayon sa pagkakaharap nila, 
maliwanag na kathang-isip lamang. Halimbawa, ang 
sinaunang dokumentong kilala bilang The Sumerian 
King List ay nagsisimula nang ganito: “Nang ang 
paghahari ay ibaba mula sa langit, ang paghahari ay 
(unang) nasa Eridu. (Sa) Eridu, si A-lulim (ay na- 
ging) hari at namahala nang 28,800 taon. Si Alalgar 
ay namahala nang 36,000 taon. (Sa gayon) dalawang 
hari ang namahala roon sa loob ng 64,800 taon.... 
(Sa) Bad-tibira, si En-men-lu-Anna ay namahala 
nang 43,200 taon, si En-men-gal-Anna ay namaha- 
la nang 28,800 taon, ang diyos na si Dumu-Zzi, isang 
pastol, ay namahala nang 36,000 taon. (Sa gayon) 
tatlong hari ang namahala roon sa loob ng 108,- 
000 taon.”--Ancient Near Kastern Texts, inedit ni 
J. B. Pritchard, 1974, p. 265. 

Ang mga kaalamang mula sa mga sekular na im- 
pormasyon tungkol sa sinaunang mga bansang ito 
ay buong-tiyagang pinagsama-sama mula sa mali- 
liit na piraso ng impormasyong nakuha sa mga ban- 
tayog at mga tapyas o mula sa mas huling mga akda 
ng tinatawag na klasikal na mga mananalaysay ng 
yugtong Griego at Romano. Bagaman ang mga ar- 
keologo ay nakakuha ng sampu-sampung libong 
tapyas na luwad na nagtataglay ng Asiro-Babilon- 


123 


yong mga inskripsiyong cuneiform, bukod pa sa 
malaking bilang ng mga balumbong papiro mula sa 
Ehipto, ang karamihan sa mga ito ay mga tekstong 
relihiyoso o mga dokumento sa negosyo gaya ng 
mga kontrata, mga kasulatan ng bilihan, mga titu- 
lo, at katulad na mga bagay. Ang di-hamak na mas 
maliit na bilang ng makasaysayang mga akda ng 
mga bansang pagano, na naingatan alinman sa an- 
yong mga tapyas, mga silinder, mga stela, o mga 
inskripsiyon sa bantayog, ay pangunahin nang mga 
materyal na lumuluwalhati sa kanilang mga empe- 
rador at nagsasalaysay ng kanilang mga kampan- 
yang pangmilitar sa mararangyang pananalita. 

Sa kabaligtaran, ang Bibliya ay nagbibigay ng 
isang lubhang ugnay-ugnay at detalyadong kasay- 
sayan na sumasaklaw nang mga 4,000 taon, sapag- 
kat hindi lamang nito tuluy-tuloy na iniuulat ang 
mga pangyayari mula sa pasimula ng tao hanggang 
sa panahon ng pagkagobernador ni Nehemias no- 
ong ikalimang siglo B.C.E. kundi masasabi ring nag- 
lalaan ito ng saligang pagtalakay sa yugto sa pagi- 
tan ni Nehemias at ng panahon ni Jesus at ng 
kaniyang mga apostol sa pamamagitan ng hula (ka- 
saysayang isinulat nang patiuna) ni Daniel sa Da- 
niel kabanata 11. Ang Bibliya ay naghaharap ng 
isang malinaw at tunay-na-buhay na ulat tungkol 
sa bansang Israel mula sa pagsilang nito at patuloy, 
anupat tahasang inilalarawan ang lakas nito at ang 
mga kahinaan nito, ang mga tagumpay nito at ang 
mga kabiguan nito, ang tamang pagsamba nito at 
ang huwad na pagsamba nito, ang mga pagpapalang 
tinamasa nito at ang masasamang kahatulan at 
mga kapahamakang sinapit nito. Bagaman ang pag- 
kamatapat ng mga manunulat ng Bibliya ay hindi 
sapat na garantiya ng tumpak na kronolohiya, nag- 
bibigay naman ito ng matatag na saligan upang 
magtiwala sa kanilang integridad at sa kanilang ta- 
imtim na pagkabahala na maiulat ang katotohanan. 

Maliwanag na may detalyadong mga ulat noon na 
maaaring gamitin ng mga mananalaysay ng Bi- 
bliya, gaya ng mga manunulat ng Una at Ikala- 
wang Hari at ng Una at Ikalawang Cronica. Ipinahi- 
hiwatig ito ng mahahabang talaangkanang natipon 
nila, na kinapapalooban ng daan-daang pangalan, 
gayundin ng kawing-kawing at makatotohanang 
paglalahad ng mga paghahari ng bawat isa sa mga 
hari ng Juda at ng Israel, pati na sa mga kaugnayan 
nila sa ibang mga bansa at sa isa't isa. Samantala, 
hindi pa rin matiyak ng makabagong mga istorya- 
dor ang tamang pagkakasunud-sunod ng partikular 
na mga haring Asiryano at Babilonyo, maging ng 
ilan na kabilang sa mas huling mga dinastiya. Ngu- 
nit hindi ito suliranin kung tungkol sa pagkakasu- 
nud-sunod ng mga hari ng Juda at ng Israel. 

May mga pagtukoy sa “aklat ng Mga Digmaan ni 
Jehova” (Bil 21:14, 15), “aklat ng mga pangyaya- 


KRONOLOHIYA 


ri nang mga araw ng mga hari ng Israel” (1Ha 
14:19: 2Ha 15:31), “aklat ng mga pangyayari nang 
mga araw ng mga hari sa Juda” (1Ha 15:23, 2Ha 
24:5), “aklat ng mga pangyayari kay Solomon” (1Ha 
11:41), bukod pa sa maraming pagtukoy sa katulad 
na mga ulat ng kasaysayan o opisyal na mga rekord 
na sinipi nina Ezra at Nehemias. Ipinakikita ng mga 
ito na ang impormasyong itinala ay hindi lamang 
salig sa alaala o bibigang tradisyon kundi maingat 
na sinaliksik at kumpleto sa dokumentasyon. Sumi- 
sipi rin ang mga istoryador ng Bibliya mula sa mga 
rekord ng pamahalaan ng ibang mga bansa, ya- 
mang ang ilang bahagi ng Bibliya ay isinulat sa mga 
lupain sa labas ng Israel, kabilang na ang Ehipto, 
Babilonya, at Persia.--Tingnan ang AKLAT: ESTHER, 
AKLAT NG, EZRA, AKLAT NG. 

Hangga't may-katapatang sinusunod ng mga Is- 
raelita ang Kautusang Mosaiko, ang isang salik na ti- 
yak na nakatulong upang maging tumpak ang pag- 
bilang nila ng mga taon ay ang pangingilin nila ng 
mga taon ng sabbath at mga taon ng Jubileo, anu- 
pat hinati-hati nila ang panahon sa mga yugto na 
tigpipitong taon at tiglilimampung taon.---Lev 25:2- 
5, 8-16, 25-31. 

Ang isa pang dahilan kung bakit partikular na 
namukod-tangi ang ulat ng Bibliya mula sa kapa- 
nahon nitong mga akda ng mga bansang pagano ay 
ang pagkaunawa nito sa panahon, hindi lamang sa 
nakaraan at sa kasalukuyan kundi pati sa hinaha- 
rap, na makikita sa bawat pahina nito. (Dan 2:28; 
7:22: 8:18, 19, Mar 1:15; Apo 22:10) Dahil naglala- 
man ito ng mga hula, naging lalong higit na maha- 
laga sa mga Israelita ang katumpakan ng kronolo- 
hiya kaysa sa alinman sa mga bansang pagano, 
palibhasa'y kadalasan nang may espesipikong mga 
yugto ng panahon na nasasangkot sa mga hulang 
iyon. Bilang Aklat ng Diyos, idiniriin ng Bibliya ang 
kaniyang pagiging eksakto sa panahon sa pagtupad 
ng kaniyang salita (Eze 12:27, 28; Gal 4:4) at ipina- 
kikita nito na ang di-nagmimintis na mga hula ay 
patotoo ng kaniyang pagka-Diyos.--Isa 41:21-26, 
48:3-7. 

Totoo, may di-Biblikal na mga dokumentong mas 
matanda nang ilang siglo kaysa sa pinakamatatan- 
dang kopyang manuskrito ng Bibliya na natuklasan 
na. Palibhasa'y nililok sa bato o inukit sa luwad, ta- 
laga namang waring kahanga-hanga ang ilang si- 
naunang dokumento ng mga pagano, ngunit hindi 
ito nagbibigay-katiyakan na ang mga iyon ay wasto 
at malaya sa kabulaanan. Hindi ang materyales na 
pinagsulatan, kundi ang manunulat, ang kaniyang 
layunin, ang paggalang niya sa katotohanan, ang 
kaniyang debosyon sa matuwid na mga simula- 
in--ito ang mahahalagang salik na nagbibigay ng 
matibay na saligan upang magtiwala, tungkol man 
sa kronolohiya o sa iba pang mga bagay. Tiyak na 


KRONOLOHIYA 


nababale-wala ang katandaan ng sekular na mga 
dokumento dahil sa napakababang kalidad ng nila- 
laman ng mga ito kung ihahambing sa Bibliya. Ya- 
mang maliwanag na ang mga rekord ng Bibliya ay 
isinulat sa mga materyales na nasisira, gaya ng pa- 
piro at vellum, ang paulit-ulit na paggamit sa mga 
ito at ang mapanirang epekto ng mga lagay ng pa- 
nahon sa kalakhang bahagi ng Israel (di-gaya ng tu- 
yung-tuyong klima ng Ehipto) ang malamang na 
naging dahilan kung bakit wala nang umiiral na ori- 
hinal na mga kopya sa ngayon. Gayunman, dahil 
ang Bibliya ay kinasihang Aklat ni Jehova, kinopya 
ito nang maingat at napanatili ito sa hustong anyo 
nito hanggang sa ngayon. (1Pe 1:24, 25) Ang pag- 
kasi ng Diyos, na sa pamamagitan niyaon ay naita- 
la ng mga istoryador ng Bibliya ang kanilang mga 
ulat, ang tumitiyak na mapananaligan ang kronolo- 
hiya ng Bibliya.---2Pe 1:19-21. 

Ang dahilan kung bakit ang sekular na mga ka- 
saysayan ay hindi maaaring magsilbing paman- 
tayan ng katumpakan na magagamit upang hus- 
gahan ang kronolohiya ng Bibliya ay malinaw na 
makikita sa komento ng manunulat ng arkeolohiya 
na si C. W. Ceram hinggil sa makabagong siyensi- 
ya ng pagpepetsa ng mga pangyayari sa kasaysa- 
yan: “Ang sinumang nag-aaral ng sinaunang ka- 
saysayan sa unang pagkakataon ay malamang na 
magtataka sa tiyakang pagpepetsa ng makabagong 
mga istoryador sa mga pangyayaring naganap libu- 
libong taon na ang nakararaan. Mangyari pa, sa 
pagpapatuloy ng kaniyang pag-aaral, sisidhi pa ang 
pagkamanghang ito. Sapagkat habang sinusuri na- 
tin ang mga mapagkukunan ng impormasyon hing- 
gil sa sinaunang kasaysayan, makikita natin na ang 
mga rekord ay kakaunti, di-tumpak, o maling-mali, 
kahit noon pa mang unang isulat ang mga ito. At 
yamang sa pasimula pa lamang ay malabo na ang 
mga ito, lalo pang lumabo ang mga ito nang maka- 
rating sa atin, palibhasa'y sinalanta ng paglipas ng 
panahon o ng kawalang-ingat at walang-pakunda- 
ngang paggamit ng mga tao.” Karagdagan pa, inila- 
rawan niya ang balangkas ng kronolohikal na kasay- 
sayan bilang “isang istrakturang binubuo ng mga 
pala-palagay, at isa na nanganganib na makalas sa 
bawat hugpungan nito. ”---The Secret of the Hittites, 
1956, p. 133, 134. 

Waring labis-labis ang pagtayang ito, ngunit kung 
tungkol sa sekular na mga rekord, mayroon itong sa- 
ligan. Lilinawin ng kasunod na impormasyon kung 
bakit walang dahilan upang pag-alinlanganan ang 
katumpakan ng kronolohiya ng Bibliya dahil lamang 
sa hindi ito kaayon ng ilang sekular na rekord. Sa 
kabaligtaran pa nga, makapagtitiwala lamang ang 
isang tao sa gayong sinaunang sekular na pagpepe- 
tsa kung ang sekular na kronolohiya ay kasuwato 
ng rekord ng Bibliya. Kapag isinasaalang-alang ang 


124 


mga rekord ng mga bansang paganong iyon na nag- 
karoon ng kaugnayan sa bansang Israel, dapat isai- 
sip na ang ilan sa waring di-pagkakasuwato sa ka- 
nilang mga rekord ay maaaring dahil lamang sa 
kawalang-kakayahan ng makabagong mga istorya- 
dor na unawain nang wasto ang mga pamamaraang 
ginamit noong sinaunang panahon, kung paanong 
wala rin silang kakayahang unawain nang wasto 
ang mga pamamaraang ginamit ng mga istoryador 
ng Bibliya. Gayunman, maraming katibayan ng lan- 
tarang kawalang-ingat at pagkakamali o maging ng 
sinasadyang panghuhuwad sa bahagi ng paganong 
mga istoryador at mga kronologo. 

Kronolohiya ng Ehipto. Sa iba't ibang yugto, 
ang kasaysayan ng Ehipto ay naging kaugnay niya- 
ong sa Israel. Sa publikasyong ito, ipinakikita namin 
ang petsang 1728 B.C.E. bilang pagpasok ng Israel 
sa Ehipto, at pagkaraan ng 215 taon, ang 1513 B.C.E. 
bilang petsa ng Pag-alis. Ang pagsalakay ni Para- 
on Sisak sa Jerusalem ay naganap sa ikalimang 
taon ni Rehoboam noong 993 B.C.E.: si Haring So 
ng Ehipto ay kapanahon ng paghahari ni Hosea 
(mga 758-740 B.C.E.): at ang pakikipagbaka ni Para- 
on Neco kung saan namatay si Josias ay malamang 
na naganap noong 629 B.C.E. (1Ha 14:25; 2Ha 17:4, 
2Cr 35:20-24) Ang agwat sa pagitan ng nabanggit 
na mga petsa at ng mga petsang karaniwang itina- 
takda ng makabagong mga istoryador ay sinlaki ng 
isang siglo o mahigit pa para sa Pag-alis at pagkata- 
pos ay lumiit tungo sa mga 20 taon pagsapit ng 
panahon ni Paraon Neco. Ipakikita ng sumusunod 
na impormasyon kung bakit mas pinipili naming 
manghawakan sa kronolohiyang salig sa pagkalkula 
ng Bibliya. 

Ang makabagong mga istoryador ay pangunahin 
nang umaasa sa partikular na mga dokumento gaya 
ng mga talaan ng mga hari o ng mga ulat ng kasay- 
sayan ng Ehipto. Kabilang sa mga ito ay ang sumu- 
sunod: ang di-kumpletong Batong Palermo, na doo'y 
inilalahad ang itinuturing na unang limang “dinas- 
tiya” ng kasaysayan ng Ehipto, ang Turin Papyrus, 
na lubhang pira-piraso at nagbibigay ng isang tala- 
an ng mga hari at ng kanilang mga paghahari mula 
sa “Matandang Kaharian” hanggang sa “Bagong Ka- 
harian”: at ang iba pang mga inskripsiyon sa bato, 
na hindi rin kumpleto. Ang hiwa-hiwalay na mga 
talaang ito at ang iba pang nakabukod na mga ins- 
kripsiyon ay pinag-ugnay-ugnay sa kronolohikal na 
pagkakasunud-sunod sa pamamagitan ng mga isi- 
nulat ni Manetho, isang Ehipsiyong saserdote noong 
ikatlong siglo B.C.E. Sa kaniyang mga akda, na tu- 
matalakay sa kasaysayan at relihiyon ng Ehipto, 
ang mga paghahari ng mga Ehipsiyong monarka ay 
hinahati-hati sa 30 dinastiya, isang kaayusang gi- 
nagamit pa rin ng makabagong mga Ehiptologo. 
Ang mga mapagkukunang ito ng impormasyon, la- 


125 


kip ang mga kalkulasyong batay sa astronomiya, na 
salig naman sa mga tekstong Ehipsiyo na tumatala- 
kay sa mga pagbabago ng hugis ng buwan at sa pag- 
litaw ng Dog Star (Sothis), ay ginamit upang maka- 
buo ng isang talahanayan ng kronolohiya. 

Mga suliranin sa kronolohiya ng Ehipto. Ma- 
raming bagay ang hindi matiyak hinggil dito. Ang 
mga akda ni Manetho, na ginamit upang isaayos 
ang pira-pirasong mga talaan at iba pang mga ins- 
kripsiyon, ay naingatan lamang sa mga isinulat ng 
mas huling mga istoryador, gaya nina Josephus 
(unang siglo C.E.), Sextus Julius Africanus (ikatlong 
siglo C.E., samakatuwid ay mahigit sa 500 taon 
mula noong panahon ni Manetho), Eusebius (ikaa- 
pat na siglo C.E.), at Syncellus (huling bahagi ng 
ikawalong siglo o maagang bahagi ng ikasiyam na 
siglo C.E.). Gaya ng sinabi ni W. G. Waddell, ang 
mga pagsipi ng mga ito sa mga isinulat ni Manetho 
ay di-kumpleto at kadalasa'y pilipit at samakatuwid 
ay “napakahirap makatiyak kung alin ang tunay na 
sinabi ni Manetho at kung alin ang huwad o di- 
totoo.” Matapos ipakita na kabilang sa materyal na 
pinagkunan ni Manetho ng impormasyon ang ilang 
di-makasaysayang tradisyon at alamat na “nagpa- 
pakilala sa mga hari bilang kanilang mga bayani, 
anupat hindi isinaalang-alang ang kronolohikal na 
pagkakasunud-sunod,” sinabi niya: “Marami nang 
pagkakamali sa akda ni Manetho sa pasimula pa la- 
mang: hindi lahat ay dahil sa pagpilipit ng mga es- 
kriba at mga tagapagrebisa. Marami sa haba ng 
mga paghahari ang nasumpungang imposible: sa 
ilang kaso, ang mga pangalan at pagkakasunud- 
sunod ng mga hari ayon sa ibinigay ni Manetho ay 
napatunayang hindi maipagtatanggol sa liwanag ng 
ebidensiya mula sa mga bantayog."— Manetho, in- 
troduksiyon, p. vii, xvii, XX, XXİ, XXV. 

Sa aklat na Studies in Egyptian Chronology, ni 
T. Nicklin (Blackburn, Inglatera, 1928, p. 39), ipina- 
kikita na malamang na ang dahilan kung bakit pag- 
kahaba-haba ng marami sa mga yugtong binabang- 
git ni Manetho ay ang magkakasabay na paghahari 
sa halip na magkakasunod na paghahari: “Ang mga 
Dinastiya ni Manetho . . . ay hindi mga talaan ng 
mga tagapamahala sa buong Ehipto, kundi sa ilang 
bahagi ay mga talaan ng halos independiyenteng 
mga prinsipe, sa ilang bahagi . . . ng mga linya 
ng mga prinsipe na nang maglaon ay pinagmulan 
ng mga tagapamahala sa buong Ehipto.” Sinabi ni 
Propesor Waddell (p. 1-9) na “marahil ay may ilang 
Ehipsiyong hari na namahala nang sabay-sabay, . . . 
sa gayon ay hindi iyon sunud-sunod na mga hari na 
halinhinang umupo sa trono, kundi iba't ibang hari 
na naghari nang sabay-sabay sa iba't ibang rehiyon. 
Kaya naman pagkalaki-laki ng naging kabuuang bi- 
lang ng mga taon.” 


KRONOLOHIYA 


Yamang ang Bibliya ay tumuturo sa taong 
2370 B.C.E. bilang ang petsa ng pangglobong Baha, 
tiyak na nagsimula ang kasaysayan ng Ehipto 
pagkatapos ng petsang iyon. Walang alinlangang 
ang nabanggit na mga suliranin sa kronolohiya 
ng Ehipto ang dahilan ng mga petsang itinatagu- 
yod ng makabagong mga istoryador na nagsasa- 
bing ang kasaysayan ng Ehipto ay nagsimula noon 
pang taong 3000 B.C.E. 

Karagdagan pa, mas nagtitiwala ang mga Ehipto- 
logo sa sinaunang mga inskripsiyon. Gayunman, 
mapag-aalinlanganan ang pagiging maingat, maka- 
totohanan, at tapat sa moral ng mga eskribang 
Ehipsiyo. Gaya ng sinabi ni Propesor J. A. Wilson: 
“Dapat magbigay ng babala tungkol sa tunay na ha- 
laga ng mga inskripsiyong Ehipsiyo sa kasaysayan. 
Iyon ay isang daigdig ng . . . mga mito at mga hi- 
mala ng mga diyos.” Matapos ipahiwatig na posi- 
bleng manipulahin ng mga eskriba ang kronolohiya 
ng mga pangyayari upang magdagdag ng papuri sa 
partikular na monarkang noo'y nasa kapangyari- 
han, sinabi niya: “Tiyak na tatanggapin ng istorya- 
dor ang kaniyang datos nang walang pag-aalinla- 
ngan, malibang may malinaw na dahilan upang 
magduda, ngunit dapat na handa siyang baguhin 
ang pagtanggap niyang iyon kapag may mga ba- 
gong materyal na magbibigay ng bagong liwanag sa 
dating interpretasyon.”--The World History of the 
Jewish People, 1964, Tomo 1, p. 280, 281. 

Kawalan ng impormasyon tungkol sa Israel. 
Hindi ito kataka-taka, yamang hindi lamang iniwa- 
san ng mga Ehipsiyo na itala ang mga bagay na 
makasisira sa kanila kundi nagawa rin nilang bura- 
hin ang mga rekord ng isang naunang monar- 
ka kung ang impormasyon sa mga rekord na iyon 
ay di-kaayaaya sa paraon na naghahari sa pana- 
hong iyon. Kaya nga pagkamatay ni Reyna Hat- 
shepsut, ipinakaskas ni Thutmose III ang pangalan 
at mga wangis nito mula sa mga relyebe ng banta- 
yog. Tiyak na ang gawaing ito ang dahilan kung ba- 
kit walang nalalamang rekord ng Ehipto tungkol sa 
215 taon ng paninirahan ng mga Israelita sa Ehipto 
o tungkol sa kanilang Pag-alis. 

Hindi binabanggit sa Bibliya ang pangalan ng pa- 
raon na namamahala noong panahon ng Pag-alis, 
dahil dito, ang mga pagsisikap upang matukoy siya 
ay batay lamang sa pala-palagay. Isang dahilan ito 
kung bakit ang mga kalkulasyon ng makabagong 
mga istoryador sa petsa ng Pag-alis ay nagkakaiba- 
iba mula 1441 hanggang 1225 B.C.E., anupat may 
agwat na mahigit sa 200 taon. 

Kronolohiya ng Asirya. Mula pa noong pana- 
hon ni Salmaneser III (maagang bahagi ng unang 
milenyo B.C.E.), bumabanggit na ang mga ins- 
kripsiyong Asiryano ng pakikipag-ugnayan sa mga 


KRONOLOHIYA 


Israelita, anupat kung minsan ay tinutukoy ang 
mga pangalan ng ilang hari ng Juda at ng Isra- 
el. Kabilang sa mga inskripsiyong Asiryano ang 
mga inskripsiyong pandispley, gaya ng matatagpu- 
an sa mga pader ng mga palasyo, sa maharlikang 
mga ulat ng kasaysayan, mga talaan ng mga hari, 
gaya niyaong mula sa Khorsabad, at ang mga tala- 
ang limmu, o eponimo. 

Asiryanong mga inskripsiyong pandispley 
at mga ulat ng kasaysayan. Sa kaniyang Assyri- 
an Historiography (1916, p. 5, 6), ganito ang pagla- 
larawan ni Albert Olmstead sa Asiryanong mga ins- 
kripsiyong pandispley: “Maaari nating . . . gamitin 
ang inskripsiyong Pandispley upang punan ang mga 
puwang sa mga Ulat ng Kasaysayan [maharlikang 
mga kronika na nagtatala ng mga pangyayari taun- 
taon], ngunit wala ito ni bahagya mang awtoridad 
kapag hindi ito kaayon ng orihinal nito.” Matapos 
ipakita na ang pangunahing layunin ng mga ins- 
kripsiyong pandispley na ito ay hindi ang pagbibi- 
gay ng isang ugnay-ugnay na kasaysayan ng pag- 
hahari, idinagdag niya: “Ang isa pang suliraning 
kasinlubha nito ay na halos walang kronolohikal na 
pagkakasunud-sunod ang mga ito. . . . Maliwanag na 
dapat mag-ingat sa paggamit ng mga ito.” 

Tungkol naman sa mga ulat ng kasaysayan, sina- 
bi niya: “Mayroon tayo ritong isang karaniwang kro- 
nolohiya, at kung paminsan-minsan ay may maki- 
kitang mga pagkakamali, sinadya man o hindi, kahit 
papaano, ang relatibong kronolohiya ay kadalasan 
nang tama. .. . Ngunit isang malaking pagkakama- 
li na ipalagay na ang mga ulat ng kasaysayan ay la- 
ging mapagkakatiwalaan. Karaniwan na, tinatang- 
gap kaagad ng mas naunang mga istoryador ang 
nakasaad sa mga ito malibang may katibayan sila 
na talagang may pagkakamali. Nitong nakalipas na 
ilang taon, may natuklasang napakaraming bagong 
materyal na maaari nating gamitin upang suriin 
ang mga dokumento ni Sargon. . . . Idagdag pa rito 
ang mga pagtukoy sa banyagang mga mapagkuku- 
nan ng impormasyon gaya ng Hebreo o Babilonyo, 
at halos hindi na natin kailangan pang pag-aralan 
ang mga iyon upang makumbinsi tayo na talagang 
hindi mapananaligan ang mga ulat na iyon ng ka- 
saysayan.” 

Maidaragdag pa rito ang patotoo ni D. D. Lucken- 
bill: “Di-magtatagal at matutuklasan ng isa na hindi 
ang may-katumpakang paglalarawan sa mga pang- 
yayari habang nagaganap ang mga ito, sa bawat 
taon ng paghahari ng hari, ang siyang motibong pu- 
matnubay sa maharlikang mga eskriba. Kung min- 
san, ang iba't ibang kampanya ay waring inililipat 
nang walang malinaw na kadahilanan, ngunit mas 
madalas, maliwanag na ang kapalaluan ng hari ang 
dahilan kung bakit pinakikialaman ang kawastuan 


126 


ng kasaysayan. ”-- Ancient Records of Assyria and 
Babylonia, 1926, Tomo I, p. 7. 

Kadalasan, ang maharlikang mga ulat ng kasay- 
sayan ay ilang ulit na binabago habang nagpapatu- 
loy ang paghahari ng hari. Ang mas huling mga 
edisyon ay naglalahad ng bagong mga pangyayari, 
ngunit waring minamanipula rin nila ang mga ka- 
totohanan at mga estadistika ng nagdaang mga 
taon upang paluguran ang kapritso ng hari. Binang- 
git ni Propesor Olmstead ang “basta pagkuha ni 
[Ashurbanipal] nang unti-unti sa huling dalawang 
kampanya sa Ehipto ng kaniyang ama anupat sa hu- 
ling edisyon ay naangkin na niyang lahat ang mga 
iyon.”--Assyrian Historiography, p. 7. 

Napakarami pang mga halimbawa ng gayong ma- 
linaw na pagka-di-maaasahan, sinadya man o hindi. 
Posibleng itala ng mga tagapagtipon ng mga talaan 
ng tributo ang isang basalyong hari bilang nagbaba- 
yad ng tributo kahit ipinakikita sa ibang mga rekord 
na patay na ito nang panahong iyon. Si George 
Smith, matapos niyang banggitin ang isang halim- 
bawa kung saan ang mismong talaan ng tributo ni 
Esar-hadon ay iniuukol sa anak niyang si Ashurbani- 
pal pagkaraan ng 13 taon, ay nagsabi na ang mas hu- 
ling talaang ito ay “malamang na isang literal na ko- 
pya ng mas naunang dokumento, anupat hindi man 
lamang tiniyak kung naghahari pa ang mga haring 
ito, at kung talagang nagbayad ng tributo ang mga 
ito.”--The Assyrian Eponym Canon, London, 1875, 
p. 179. 

Mga talaang eponimo (“limmu”). Sa kabila 
ng nabanggit na ebidensiya, karaniwan nang pina- 
niniwalaan ng makabagong mga kronologo na, sa 
paanuman, ang mga talaang eponimo, o limmu, ay 
nakaiwas sa gayong katiwalian anupat halos di- 
mapupulaan dahil walang anumang pagkakamali sa 
mga ito. Ang mga talaang eponimong ito ay mga 
talaan lamang ng mga pangalan at mga ranggo ng 
mga opisyal o mga talaan ng gayong mga pangalan 
na may kasamang maikling pagbanggit sa isang 
kampanya ng pakikipagdigma o iba pang natata- 
nging pangyayari. Halimbawa, isang seksiyon ng 
talaang eponimo ang kababasahan: 


Bel-harran-bel-usur (gobernador) ng aban sa Damasco 


Guzana 
Salmaneser umuklok 
sa trono 
Marduk-bel-usur (gobernador) ng sa lupain 
Amedi 
Mahde (gobernador) ng laban sa [Samaria] 
Nineve 
Assur-ishmeani (gobernador) ng aban sa [Samaria] 
[Kakzi] 
Salmaneser hari ng Asirya aban sa [Samaria] 


127 


Mula rito ay makikita na walang nakatalang aktu- 
wal na mga petsa, kundi itinuturing na ang bawat 
pangalan ay kumakatawan sa isang taon, sa gayon 
ay lumilitaw na posible ang isang taunang pagbi- 
lang. Sinisikap ng makabagong mga istoryador na 
pagtugmain ang kasaysayan ng Asirya at ng Bibli- 
ya sa pamamagitan ng mga talaang eponimong ito, 
partikular na para sa yugto mula 911 hanggang 
649 B.C.E., na siyang pinagtatakdaan nila ng mga 
pangalan o mga eponimo na nasa mga talaan. Bi- 
lang isang saligang petsa, pinagbabatayan nila ang 
pagtukoy sa isang eklipse ng araw na binanggit sa 
isang tala na katapat ng pangalan ng isang Bur- 
Sagale, gobernador ng Guzana. Ang eklipseng ito ay 
noong buwan ng Sivan (Mayo-Hunyo) at karani- 
wang ipinapalagay ng mga istoryador na naganap 
noong Hunyo 15, 763 B.C.E. Ang pagiging mapana- 
naligan ng petsang ito, at ang pagtutugma ng ka- 
saysayan ng Asirya sa kasaysayan ng Juda at ng Is- 
rael na ibinatay nila sa petsang ito, ay tatalakayin sa 
bandang huli sa ilalim ng uluhang “Mga Kalkula- 
syong Batay sa Astronomiya.” 

Dahil kaunting-kaunti ang impormasyon sa mga 
talaang eponimo (kung ihahambing sa mga ulat ng 
kasaysayan at sa iba pang mga inskripsiyon), mali- 
wanag na mahirap matuklasan ang mga pagkaka- 
mali. Kapag malinaw na may mga pagkakasalunga- 
tan sa pagitan ng mga talaang eponimo at ng mga 
ulat ng kasaysayan, gaya ng paglalagay ng isang 
partikular na kampanya sa ibang taon sa loob ng 
paghahari ng isang hari o sa panahon ng ibang epo- 
nimya, kadalasa'y itinuturing ng makabagong mga 
istoryador na ang pagkakamali ay nasa mga ulat ng 
kasaysayan sa halip na nasa mga talaang eponi- 
mo. Gayunman, kahit sa tinatawag na Assyrian 
synchronistic history, isang kilalang tapyas na nag- 
lalaman ng maikling ulat ng mga ugnayan sa pagi- 
tan ng Asirya at ng Babilonia sa loob ng ilang siglo, 
walang anumang inaangkin bilang siguradong tum- 
pak. Matapos magharap ng katibayan na nagpapaki- 
tang ang dokumentong ito ay isa lamang kopya 
ng isang mas naunang inskripsiyong pandispley, si 
A. T. Olmstead ay nagsabi: “Kaya maituturing natin 
na ang ating dokumento ay hindi man lamang isang 
kasaysayan sa tunay na diwa ng salitang ito, kundi 
isa lamang inskripsiyon na ginawa para sa kaluwal- 
hatian ni Ashur [pangunahing diyos ng Asirya] at 
ng kaniyang bayan . . . Kapag tinanggap natin ang 
pangmalas na ito, hindi na tayo nababagabag ng 
maraming pagkakamali, kahit tungkol sa pagkaka- 
sunud-sunod ng mga hari, na lubhang nakaba- 
bawas sa kahalagahan ng dokumento kung saan 
kailangang-kailangan ang patotoo nito.”---Assyrian 
Historiography, p. 32. 

Malinaw na dahil sa gayong pabagu-bagong kaa- 
yusan na gaya ng makikita sa mga talaang eponi- 


KRONOLOHIYA 


mo, napakahirap para sa makabagong mga iskolar 
na makabuo ng isang eksaktong kronolohiya, lalo na 
kapag ang nagtipon ng datos na sumasaklaw ng 
maraming siglo ay mga eskriba na maliwanag na 
di-gaanong maingat at di-gaanong nababahala sa 
katumpakan ng kasaysayan. Maliwanag din na na- 
darama ng makabagong mga istoryador na maka- 
tuwirang baguhin o pawalang-bisa ang pagbilang 
ng mga talaang eponimo ng Asirya kapag angkop 
itong gawin dahil sa ibang mga salik o katibayan. 

Ang nabanggit na mga impormasyon ay umaa- 
kay sa konklusyon na alinman sa ang pagkakasulat 
ng kasaysayan ng Asirya ay hindi wastong nauuna- 
waan ng makabagong mga istoryador o na napaka- 
baba ng kalidad nito. Alinman ang totoo, hindi tayo 
obligadong pagtugmain ang kronolohiya ng Bibliya 
at ang kasaysayan ayon sa pagkakaharap dito ng 
mga rekord ng Asirya. Samakatuwid, ang ipinakiki- 
ta lamang namin ay yaong mas tiyak na mga pag- 
kakatugma sa pagitan ng Asirya at ng Israel at ng 
Juda gaya ng ipinakikita sa ulat ng Bibliya. 

Kronolohiya ng Babilonya. Pumasok ang Ba- 
bilonya sa salaysay ng Bibliya pangunahin na mula 
noong panahon ni Nabucodonosor II at patuloy. Ang 
paghahari ng ama ni Nabucodonosor na si Nabopo- 
lassar ang nagsilbing pasimula ng tinatawag na Im- 
peryong Neo-Babilonyo: nagwakas ito noong pana- 
hon ng mga paghahari ni Nabonido at ng kaniyang 
anak na si Belsasar at ng pagpapabagsak sa Babilo- 
nya sa pamamagitan ni Ciro na Persiano. Lubhang 
interesado sa yugtong ito ang mga iskolar ng Bibli- 
ya yamang saklaw nito ang panahon ng pagkawa- 
sak ng Jerusalem sa kamay ng Babilonya at ang 
kalakhang bahagi ng 70-tadng yugto ng pagiging 
tapon ng mga Judio. 

Sinasabi ng Jeremias 52:28 na noong ikapitong 
taon ni Nabucodonosor (o Nabucodorosor), ang unang 
pangkat ng mga Judiong tapon ay dinala sa Babilo- 
nya. Kasuwato nito, isang inskripsiyong cuneiform ng 
Babylonian Chronicle (British Museum 21946) ang 
nagsasabi: “Ang ikapitong taon: Noong buwan ng Kis- 
lev ay pinisan ng hari ng Akkad ang kaniyang hukbo 
at humayo patungong Hattu. Nagkampo siya laban sa 
lunsod ng Juda at noong ikalawang araw ng buwan 
ng Adar ay nabihag niya ang lunsod (at) dinakip ang 
hari (nito) [na si Jehoiakin]. Isang hari na pinili niya 
mismo [si Zedekias] ang inatasan niya sa lunsod (at) 
pagkakuha sa pagkalaki-laking tributo ay dinala niya 
ito sa Babilonya.” (Assyrian and Babylonian Chroni- 
cles, ni A. K. Grayson, 1975, p. 102, ihambing ang 
2Ha 24:1-17: 2Cr 36:5-10.) (LARAWAN, Tomo 2, p. 326) 
Para sa huling 32 taon ng paghahari ni Nabucodono- 
sor, walang nasumpungang ulat ng kasaysayan sa 
anyong kronika maliban sa isang pira-pirasong ins- 
kripsiyon tungkol sa isang kampanya laban sa Ehipto 
noong ika-37 taon ni Nabucodonosor. 


KRONOLOHIYA 


Hinggil kay Awil-Marduk (Evil-merodac, 2Ha 25: 
27, 28), may natagpuang mga tapyas na mula pa 
noong kaniyang ikalawang taon ng pamamahala. 
Hinggil naman kay Neriglissar, itinuturing na kaha- 
lili ni Awil-Marduk, may natuklasang mga tapyas 
ng kontrata na mula pa noong kaniyang ikaapat na 
taon. 

Makatutulong ang isang Babilonyong tapyas na 
luwad upang maiugnay ang kronolohiya ng Babilo- 
nya sa kronolohiya ng Bibliya. Ang tapyas na ito ay 
naglalaman ng sumusunod na impormasyong batay 
sa astronomiya para sa ikapitong taon ni Camby- 
ses II na anak ni Ciro II: “Taon 7, Tamuz, gabi ng ika- 
14, 17/3 dobleng oras [tatlong oras at dalawampung 
minuto] pagsapit ng gabi, isang eklipseng lunar, na- 
kikita sa buong landasin nito, umabot ito sa hilaga- 
ang kalahati ng bilog [ng buwan]. Tebet, gabi ng ika- 
14, dalawa at kalahating dobleng oras [limang oras] 
sa gabi bago mag-umaga [sa huling bahagi ng gabi], 
ang bilog ng buwan ay natakpan ng eklipse: ang bu- 
ong landasin nito ay nakikita, sa timugan at hilaga- 
ang bahagi ay umabot ang eklipse.” (Inschriften von 
Cambyses, König von Babylon, ni J. N. Strassmaier, 
Leipzig, 1890, Blg. 400, taludtod 45-48, Sternkunde 
und Sterndienst in Babel, ni F. X. Kugler, Münster, 
1907, Tomo I, p. 70, 71) Maliwanag na ang dalawang 
eklipseng lunar na ito ay maiuugnay sa mga eklip- 
seng lunar na nakita sa Babilonya noong Hulyo 16, 
523 B.C.E., at noong Enero 10, 522 B.C.E. (Canon of 
Eclipses ni Oppolzer, isinalin ni O. Gingerich, 1962, 
p. 335) Sa gayon, ang tapyas na ito ay tumuturo sa 
tagsibol ng 523 B.C.E. bilang pasimula ng ikapitong 
taon ni Cambyses II. 

Yamang ang ikapitong taon ni Cambyses II ay 
nagsimula noong tagsibol ng 523 B.C.E., ang kani- 
yang unang taon ng pamamahala ay 529 B.C.E. at 
ang kaniyang taon ng pagluklok, na siyang hu- 
ling taon ni Ciro Il bilang hari ng Babilonya, ay 
530 B.C.E. Ang pinakabagong tapyas na ipinapala- 
gay na nagmula noong paghahari ni Ciro II ay mula 
sa ika-5 buwan, sa ika-23 araw ng kaniyang ika-9 na 
taon. (Babylonian Chronology, 626 B.C.-A.D. 75, 
nina R. Parker at W. Dubberstein, 1971, p. 14) Ya- 
mang ang ikasiyam na taon ni Ciro II bilang hari ng 
Babilonya ay 530 B.C.E., ang kaniyang unang taon, 
ayon sa pagkalkulang iyon, ay 538 B.C.E. at ang ka- 
niyang taon ng pagluklok ay 539 B.C.E. 

Si Berossus. Noong ikatlong siglo B.C.E., si Be- 
rossus, isang Babilonyong saserdote, ay sumulat ng 
isang kasaysayan ng Babilonya sa wikang Griego, 
maliwanag na batay sa mga rekord na cuneiform. 
Tungkol sa kaniyang mga akda, sinabi ni Prope- 
sor Olmstead: “Tanging pagkaliliit na mga pira-pira- 
so, mga buod, o mga labi, ang nakarating sa atin. At 
ang pinakamahahalaga sa mga pira-pirasong ito ay 


128 


nakarating sa pamamagitan ng isang tradisyon na 
halos walang katulad. Sa ngayon, kailangan nating 
konsultahin ang isang makabagong saling Latin ng 
isang saling Armeniano ng nawalang orihinal na 
Griego ng Chronicle of Eusebius, na humiram ng 
ilang bahagi kay Alexander Polyhistor na humiram 
naman nang tuwiran kay Berossus, ng ilang bahagi 
kay Abydenus na lumilitaw na humiram naman 
kay Juba na humiram naman kay Alexander Poly- 
histor at sa gayon ay mula kay Berossus. Ang higit 
pang nakalilito, sa ilang kaso ay hindi kinikilala ni 
Eusebius na si Abydenus ay gumaya lamang kay 
Polyhistor, at pareho niyang sinipi ang mga ulat ng 
dalawang ito! At may mas masahol pa riyan. Baga- 
man sa pangkalahatan, ang kaniyang ulat na batay 
kay Polyhistor ang mas pinipili, waring ang ginamit 
ni Eusebius ay isang mababang kalidad ng manus- 
krito ng awtor na iyon.” (Assyrian Historiography, 
p. 62, 63) Inaangkin din ni Josephus, Judiong istor- 
yador noong unang siglo C.E., na sumipi siya kay 
Berossus. Ngunit waring lumilitaw na ang kronolo- 
hikal na datos na diumano'y mula kay Berossus ay 
napakahirap ituring na sigurado. 

Iba pang mga salik na sanhi ng mga pagka- 
kaiba. 8Kadalasan, ang manaka-nakang mga es- 
tudyante ng sinaunang kasaysayan ay nagpapagal 
taglay ang maling akala na ang mga tapyas na cu- 
neiform (gaya marahil ng ginamit noon ni Beros- 
sus) ay laging isinusulat sa mismong panahon ng 
mga pangyayaring nakatala sa mga iyon o di-kala- 
unan pagkatapos ng mga iyon. Ngunit, maliban sa 
maraming cuneiform na dokumento sa negosyo na 
talagang kapanahon ng pangyayari, ang makasay- 
sayang mga teksto ng Babilonya at kahit ang mara- 
ming tekstong batay sa astronomiya ay kadalasang 
napatutunayan na isinulat sa mas huli pang yugto. 
Sa gayon, ayon sa Asiryologong si D. J. Wise- 
man, ang isang bahagi ng tinatawag na Babylonian 
Chronicle, na sumasaklaw sa yugto mula sa pa- 
mamahala ni Nabu-nasir hanggang kay Shamash- 
shum-u-kin (isang yugto na pinepetsahan ng seku- 
lar na mga istoryador bilang mula 747-648 B.C.E.), 
ay “isang kopya na ginawa noong ikadalawampu't 
dalawang taon ni Dario [sinasabi ng talababa: Sa- 
makatuwid nga, 500/499 B.C. kung si Dario I] mula 
sa isang teksto na mas luma at may sira.” (Chroni- 
cles of Chaldaean Kings, London, 1956, p. 1) Kaya, 
ang akdang ito ay hindi lamang atrasado nang mga 
150 hanggang 250 taon mula sa mga pangyayaring 
nakatala rito kundi isa rin itong kopya ng isang mas 
naunang dokumento na may depekto, na marahil 
ay orihinal, ngunit posible ring hindi. Tungkol sa 
mga teksto ng Neo-Babylonian Chronicle, na suma- 
saklaw sa yugto mula kay Nabopolassar hanggang 


129 


kay Nabonido, ang awtor ding iyon ay nagsabi: 
“Ang mga teksto ng Neo-Babylonian Chronicle ay 
itinala sa isang uri ng maliliit na sulat na sa ganang 
sarili nito ay hindi tiyakang matatakdaan ng ek- 
saktong petsa ngunit maaaring magpahiwatig na 
ang mga iyon ay isinulat mula sa isang panahon 
na halos kasabay ng mismong mga pangyayari 
hanggang noong wakas ng pamamahalang Achae- 
menido.” Dahil dito, may posibilidad na ang mga 
tekstong iyon ay isinulat na lamang noong magwa- 
wakas na ang Imperyo ng Persia, na naganap noong 
331 B.C.E., mga 200 taon pagkatapos na bumagsak 
ang Babilonya. Nakita na natin na sa paglipas ng 
ilang siglo, ang datos, lakip na ang mga numero, ay 
madaling mabago o mapilipit pa nga sa mga kamay 
ng mga paganong eskriba. Dahil sa lahat ng mga 
salik na ito, tiyak na hindi katalinuhang igiit na ang 
tradisyonal na mga petsa para sa mga paghahari ng 
mga haring Neo-Babilonyo ay siguradong tama. 

Dahil sa kawalan ng magkakapanahong ulat ng 
kasaysayan at dahil madali ring baguhin ang datos, 
tiyak na posible na ang isa o higit pa sa mga taga- 
pamahalang Neo-Babilonyo ay mas matagal na nag- 
hari kaysa sa ipinakikita ng tradisyonal na mga pe- 
tsa. Ang bagay na walang natuklasang tapyas na 
sasaklaw sa mga huling taon ng gayong paghahari 
ay hindi palaging magagamit bilang matibay na ar- 
gumento laban sa posibilidad na ito. Sa ilang kaso, 
may mga hari na naghari sa mas dakong huli pa 
ng agos ng panahon at wala namang natagpu- 
ang tapyas na magpapatotoo hinggil sa kanila. Ha- 
limbawa, kapuwa para kay Artajerjes II (Ochus) 
(na ayon sa mga istoryador ay namahala nang 
21 taon [358 hanggang 338 B.C.E.]) at kay Arses (ki- 
nikilalang namahala nang 2 taon [337 hanggang 
336 B.C.E.J), walang natuklasang kapanahong cu- 
neiform na ebidensiya na makatutulong upang tiya- 
kin ang haba ng kani-kanilang paghahari. 

Sa katunayan, hindi alam ng mga istoryador 
kung saan ilalagay ang ilang Babilonyong hari na 
may mga rekord naman. Si Propesor A. W. Ahl 
(Outline of Persian History, 1922, p. 84) ay nagsabi: 
“Sa Contract Tablets, na natagpuan sa Borsippa, 
ay lumilitaw ang mga pangalan ng mga Babilon- 
yong hari na hindi masusumpungan saanman. Ma- 
lamang, nabuhay ang mga ito noong mga huling 
araw ni Dario I, anupat umabot sila hanggang no- 
ong mga unang araw ni Jerjes I, gaya ng ipinapa- 
lagay ni Ungnad.” Gayunman, ito'y nananatiling 
pala-palagay lamang. 

Kronolohiya ng Persia. Maraming mahahala- 
gang pangyayari sa Bibliya ang naganap noong 
yugtong Persiano: ang pagbagsak ng Babilonya, na 
sinundan ng pagpapalaya ni Ciro sa mga Judio at 
ng pagwawakas ng 70-ta6dng pagkatiwangwang ng 


KRONOLOHIYA 


Juda, ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusa- 
lem, na natapos “noong ikaanim na taon ng pagha- 
hari ni Dario [I, na Persiano]”: at ang muling pagta- 
tayo ni Nehemias ng mga pader ng Jerusalem, ayon 
sa utos na ibinigay noong ika-20 taon ni Artajerjes 
Longimanus.---2Cr 36:20-23, Ezr 3:8-10, 4:23, 24; 6: 
14, 15: Ne 2:1, 7, 8. 

Sasapit tayo sa petsang 539 B.C.E. bilang pagbag- 
sak ng Babilonya hindi lamang sa pamamagitan ng 
kanon ni Ptolemy kundi sa pamamagitan din ng iba 
pang mga mapagkukunan ng impormasyon. Ipina- 
kikita ng istoryador na si Diodorus, gayundin nina 
Africanus at Eusebius, na ang unang taon ni Ciro bi- 
lang hari ng Persia ay katugma ng Olimpiyada 55, 
taon 1 (560/559 B.C.E.), samantalang ang huling 
taon naman ni Ciro ay inilalagay sa Olimpiyada 62, 
taon 2 (531/530 B.C.E.). Ayon sa mga tapyas na cu- 
neiform, siyam na tadng namahala si Ciro sa Babi- 
lonya, anupat patutunayan nito na nasakop niya 
ang Babilonya noong tadng 539.---Handbook of Bi- 
blical Chronology, ni Jack Finegan, 1964, p. 112, 
168-170: Babylonian Chronology, 626 B.C.- A.D. 75, 
p. 14: tingnan ang nabanggit na mga komento sa 
ilalim ng “Kronolohiya ng Babilonya,” gayundin ang 
PERSIA, MGA PERSIANO. 

May ilang inskripsiyon ng mga Persianong hari na 
nakarating sa atin, gayunma'y hindi magagamit 
ang mga ito upang matiyak ang haba ng mga pag- 
hahari ng mga Persianong hari. Halimbawa, mara- 
ming tapyas na natakdaan ng petsa ang natagpuan 
sa Persepolis, ngunit hindi masusumpungan sa mga 
ito ang mga pangalan ng mga hari. 

Mga Kalkulasyong Batay sa Astronomiya. 
Inaangkin na “sa pamamagitan ng mga patotoo ng 
astronomiya, ang isang relatibong kronolohiya [isa 
na nagtatatag lamang ng pagkakasunud-sunod ng 
mga pangyayari] ay maaaring maging ganap na 
kronolohiya, partikular na, isang sistema ng mga 
petsa na nauugnay sa ating kalendaryo.” (The Old 
Testament World, ni Martin Noth, 1966, p. 272) Ba- 
gaman ang mga bagay sa kalangitan ay inilaan ng 
Maylalang ng tao upang masukat ng tao ang pana- 
hon, ang pagtutugma ng datos ng astronomiya sa 
mga pangyayari sa buhay ng mga tao noong naka- 
raan ay apektado ng iba't ibang salik at interpreta- 
syon ng mga tao anupat may posibilidad na magka- 
mali. 

Marami sa tinatawag na mga pagtutugma ng da- 
tos ng astronomiya at ng mga pangyayari o mga pe- 
tsa ng sinaunang kasaysayan ay ibinabatay sa mga 
eklipseng solar o lunar. Gayunman, ang alinmang 
“partikular na bayan o lunsod ay makararanas, sa 
katamtaman, ng mga 40 eklipseng lunar at 20 ba- 
hagyang eklipseng solar sa loob ng 50 taon, [baga- 
man may] isang ganap na eklipse lamang sa loob ng 


KRONOLOHIYA 


400 taon.” (Encyclopædia Britannica, 1971, Tomo 7, 
p. 907) Kaya naman kung ganitong pamamaraan 
ang pagbabatayan, saka lamang tayo hindi gaanong 
mag-aalinlangan sa pagtatakda ng isang partikular 
na makasaysayang petsa kung may kasangkot na 
isang tiniyak at ganap na eklipseng solar na makiki- 
ta sa isang espesipikong lugar. Sa maraming kaso, 
ang materyal mula sa sinaunang mga tekstong cu- 
neiform (o iba pang mga mapagkukunan ng impor- 
masyon) na may kinalaman sa mga eklipse ay hin- 
di naglalaan ng gayong espesipikong impormasyon. 

Ang isang halimbawa nito ay ang eklipseng solar 
na ginagamit na saligan ng mga istoryador upang 
maiugnay ang kronolohiya ng Asirya sa kronolohi- 
ya ng Bibliya. Sa mga talaang eponimo ng Asirya, 
binabanggit na iyon ay naganap sa ikatlong buwan 
(kung bibilang mula sa tagsibol) noong panahon ng 
eponimya ni Bur-Sagale. Kinakalkula ng makaba- 
gong mga kronologo na iyon ang eklipseng naga- 
nap noong Hunyo 15, 763 B.C.E. Kung bibilang ng 
90 taon paatras (o 90 pangalan sa mga talaang epo- 
nimo) mula sa petsang ito, sasapit sila sa 853 B.C.E. 
bilang petsa ng pagbabaka sa Karkar noong ikaanim 
na taon ni Salmaneser III. Inaangkin nila na itinala 
ni Salmaneser si Haring Ahab ng Israel bilang kasa- 
ma sa kaaway na koalisyong kalaban ng Asirya sa 
pagbabakang iyon, at na pagkaraan ng 12 taon (ika- 
18 taon ni Salmaneser), tinukoy naman ng Asirya- 
nong hari si Haring Jehu ng Israel bilang nagbaba- 
yad ng tributo. Batay rito, naghihinuha sila na taóng 
853 B.C.E. ang petsa ng huling taon ni Ahab at 
841 B.C.E. naman ang pasimula ng paghahari ni 
Jehu. Gaano ba katumpak ang mga kalkulasyong 
ito? 

Una, bagaman ipinapalagay na ang eklipseng so- 
lar na iyon ay ganap, walang sinasabing ganito ang 
talaang eponimo. At, bagaman iniuugnay ng kara- 
mihan sa mga istoryador sa ngayon ang pagtukoy 
na ito sa eklipse noong 763 B.C.E., hindi lahat ng is- 
kolar ay sumasang-ayon, anupat mas pinipili ng iba 
ang taong 809 B.C.E., yamang nang taong iyon ay 
naganap ang isang eklipse na makikita noon sa 
Asirya, kahit bahagya lamang (gaya rin ng naganap 
noong 857 at 817 B.C.E., atbp.). (Canon of Eclipses ni 
Oppolzer, tsart 17, 19, 21) Bagaman tumututol ang 
makabagong mga istoryador na palitan ang eklip- 
seng solar noong 763 B.C.E. sa dahilang 'magpa- 
pasok ito ng kalituhan sa kasaysayan ng Asirya, 
nakita na natin na ang mga Asiryano mismo ay 
nagpasok ng maraming kalituhan sa sarili nilang 
kasaysayan. 

Bukod diyan, napakalayong mangyari na naroro- 
on si Haring Ahab sa pagbabaka sa Karkar. Sa ga- 
yon, kahit sabihing ang mga paghahari nina Aha- 
zias at Jehoram (na nakapagitan kina Ahab at Jehu) 
ay tumagal lamang nang 12 taon (ihambing ang 


130 


1Ha 22:40, 51, 2Ha 1:2, 17; 3:1), ang katibayan 
ay hindi sumusuporta upang tiyakang mailagay si 
Ahab sa pagbabaka sa Karkar. Samakatuwid, mala- 
mang na ang pagbanggit ni Salmaneser kay Jehu ay 
walang kaugnayan sa unang taon ng pamamahala 
ni Jehu. Maaari pang mabawasan nang husto ang 
inaangking kahalagahan ng ganitong pagtutugma 
dahil sa akusasyon na minanipula ng mga Asiryano 
ang mga taon ng kanilang mga kampanya at na ki- 
nilala nila na tumanggap ng tributo ang ilang hari 
mula sa mga taong patay na. Ang tsart na “Tampok 
na mga Petsa Noong Kapanahunan ng mga Hari ng 
Juda at ng Israel,” na kalakip ng artikulong ito, ay 
nagpapakitang ang kamatayan ni Ahab ay naganap 
noong mga 920 B.C.E. anupat ang paghahari ni Jehu 
ay nagsimula naman noong mga 904 B.C.E. 

Ang kanon ni Ptolemy. Si Claudio Ptolemy 
ay isang Griegong astronomo na nabuhay noong 
ikalawang siglo C.E., o mahigit sa 600 taon pagkata- 
pos ng yugtong Neo-Babilonyo. Ang kaniyang ka- 
non, o talaan ng mga hari, ay kaugnay ng isang 
akda tungkol sa astronomiya na isinulat niya. Tina- 
tanggap ng karamihan sa makabagong mga istor- 
yador ang impormasyon ni Ptolemy tungkol sa mga 
haring Neo-Babilonyo at sa haba ng kanilang mga 
paghahari. 

Maliwanag na ibinatay ni Ptolemy ang kaniyang 
makasaysayang impormasyon sa mga mapagkuku- 
nan mula sa yugtong Seleucido, na nagsimula ma- 
higit na 250 taon matapos bihagin ni Ciro ang Babi- 
lonya. Kaya nga hindi kataka-taka na ang mga petsa 
ni Ptolemy ay kaayon niyaong kay Berossus, isang 
Babilonyong saserdote noong yugtong Seleucido. 

Mga eklipseng lunar. Ginamit ang mga ito 
upang sikaping patunayan ang mga petsang ibini- 
bigay bilang partikular na mga taon ng mga haring 
Neo-Babilonyo batay sa kanon at datos ni Ptolemy 
sa mga rekord na cuneiform. Ngunit kahit may- 
katumpakan pang nakalkula o naitala ni Ptolemy 
ang mga petsa ng partikular na mga eklipse noong 
nakalipas (natuklasan ng isang makabagong astro- 
nomo na tatlong kalima ng mga petsa ni Ptolemy ay 
tama), hindi ito patunay na naitawid niya nang 
tama ang makasaysayang datos, samakatuwid nga, 
na ang pagtutugma niya ng mga eklipse at ng mga 
paghahari ng partikular na mga hari ay laging ba- 
tay sa tunay na pangyayari sa kasaysayan. 

Isang halimbawa ng mga suliraning maaaring bu- 
mangon kapag ibinatay ang pagpepetsa sa mga ek- 
lipseng lunar ay ang petsa ng kamatayan ni Herodes 
na Dakila. Ipinakikita ng mga akda ni Josephus 
(Jewish Antiquities, XVII, 167 [vi, 4]: XVII, 188-214 
[viii, 1-ix, 3]) na ang kamatayan ni Herodes ay nang- 
yari di-nagtagal pagkatapos ng isang eklipseng lunar 
at di-kalaunan bago magsimula ang kapanahunan 


131 


ng Paskuwa. Pinepetsahan ng maraming iskolar ang 
kamatayan ni Herodes bilang 4 B.C.E. at binabanggit 
nilang patotoo ang eklipseng lunar ng Marso 11 
(Marso 13, kalendaryong Julian) nang taong iyon. 
Dahil sa ganitong pagkalkula, inilalagay ng mara- 
ming makabagong kronologo ang kapanganakan ni 
Jesus sa petsang sing-aga ng 5 B.C.E. 

Gayunman, ang eklipseng iyon noong 4 B.C.E. ay 
may magnitude lamang na 36 na porsiyento at ka- 
kaunti ang makapapansin nito yamang naganap ito 
nang madaling-araw. May dalawa pang eklipse na 
naganap noong 1 B.C.E., anupat alinman sa mga ito 
ay maaaring tumugma sa isang eklipseng naganap 
di-kalaunan bago ang Paskuwa. Marahil, ang bahag- 
yang eklipseng lunar ng Disyembre 27 (Disyem- 
bre 29, kalendaryong Julian) nang tadng iyon ay 
nakita sa Jerusalem ngunit malamang na hindi bi- 
lang isang kapansin-pansing pangyayari. Ayon sa 
mga kalkulasyong ibinatay sa Canon of Eclipses ni 
Oppolzer (p. 343), ang buwan ay papaalis na sa ani- 
no ng lupa habang nagtatakipsilim sa Jerusalem, at 
pagsapit ng dilim, muli na namang nakita ang kabi- 
lugan ng buwan. Gayunman, hindi ito kabilang sa 
kumpletong talaan nina Manfred Kudlek at Erich 
Mickler. Kaya naman sa puntong ito sa kasaysayan, 
hindi matiyak kung gaano kaprominente noon sa 
Jerusalem ang eklipseng iyon o kung talaga ngang 
nakita iyon sa Jerusalem. Mas kapansin-pansin kay- 
sa sa alinman sa dalawang nabanggit ang gabing- 
gabing eklipseng lunar na naganap noong unang 
mga oras ng Enero 8, 1 B.C.E. (Enero 10, kalendar- 
yong Julian). Isa itong ganap na eklipse na tumakip 
sa buwan sa loob ng 1 oras at 41 minuto. Tiyak na 
mapapansin ito ng sinumang taong gising, kahit 
maulap pa ang kalangitan. Kaya sa loob ng mga 
taon na tinatalakay rito, hindi lamang iisang eklipse 
ang naganap di-kalaunan bago ang isang Paskuwa. 
Kung mamalasin mula sa punto de vista ng impor- 
masyong taglay natin sa ngayon, waring ang eklip- 
seng pinakamalamang na napansin noon ay yaong 
naganap noong Enero 8, 1 B.C.E.---Solar and Lunar 
Eclipses of the Ancient Near Fast From 3000 B.C. 
to O With Maps, nina M. Kudlek at E. H. Mickler: 
Neukirchen-Vluyn, Alemanya, 1971, Tomo I, p. 156. 

Gayunman, hindi lahat ng tekstong ginagamit ng 
mga istoryador sa pagpepetsa ng mga pangyayari 
at mga yugto ng sinaunang kasaysayan ay batay 
sa mga eklipse. May natagpuang mga talaarawang 
pang-astronomiya na nag-uulat ng posisyon ng bu- 
wan (may kaugnayan sa partikular na mga bituin 
o mga konstelasyon) sa una at huling pagkakita rito 
sa isang espesipikong araw sa Babilonya (halimba- 
wa, “ang buwan ay isang siko mula sa harap ng 
hulihang paa ng leon”), lakip ang mga posisyon 
ng partikular na mga planeta nang mismong mga 
panahong iyon. Itinatawag-pansin ng makabagong 


KRONOLOHIYA 


mga kronologo na ang gayong kombinasyon ng po- 
sisyon ng mga bagay sa kalangitan ay aabutin nang 
libu-libong taon bago maulit. Ang mga talaarawang 
pang-astronomiyang ito ay mayroon ding mga pag- 
tukoy sa mga paghahari ng partikular na mga hari 
at waring katugma ng mga petsa sa kanon ni Pto- 
lemy. Bagaman ipinapalagay ng iba na waring hin- 
di matututulan ang ganitong katibayan, may mga 
salik na lubhang nagpapahina rito. 

Una, maaaring may mga pagkakamali ang mga 
obserbasyong ginawa sa Babilonya. Pangunahing 
binigyang-pansin ng mga astronomong Babilonyo 
ang mga pangyayari o mga penomeno sa kalangi- 
tan na nagaganap malapit sa kagiliran, sa pagsikat 
o paglubog ng buwan o ng araw. Gayunman, kung 
tatanawin mula sa Babilonya, ang kagiliran ay kali- 
mitang malabo dahil sa mga bagyo ng buhangin. Sa 
pagkokomento sa mga salik na ito, sinabi ni Prope- 
sor O. Neugebauer na nagreklamo si Ptolemy da- 
hil sa “kakulangan ng mapananaligang obserbasyon 
[mula sa sinaunang Babilonya] tungkol sa mga pla- 
neta. Sinabi niya [ni Ptolemy] na ang mga dating 
obserbasyon ay hindi gaanong mahuhusay, sapag- 
kat ang binigyang-pansin ng mga ito ay ang pagli- 
taw at paglalaho [ng mga bagay sa kalangitan] 
at ang mga bagay na nakapirme, mga penomeno 
na likas na napakahirap obserbahan. ”--The Exact 
Sciences in Antiquity, 1957, p. 98. 

Ikalawa, ang totoo, ang karamihan sa natagpu- 
ang mga talaarawang pang-astronomiya ay isinulat, 
hindi noong panahon ng mga imperyong Neo-Babi- 
lonyo o Persiano, kundi noong yugtong Seleuci- 
do (312-65 B.C.E.), bagaman ang mga ito ay nag- 
lalaman ng datos na nauugnay sa mas naunang 
mga yugtong iyon. Ipinapalagay ng mga istoryador 
na ang mga ito ay mga kopya ng mas naunang mga 
dokumento. Ang totoo, walang natagpuang kapana- 
hong mga tekstong pang-astronomiya na maga- 
gamit upang maitatag ang buong kronolohiya ng 
mga yugtong Neo-Babilonyo at Persiano (huling ba- 
hagi ng ikapitong siglo hanggang huling bahagi ng 
ikaapat na siglo). 

Bilang panghuli, gaya sa kaso ni Ptolemy, ba- 
gaman ang impormasyong batay sa astronomiya 
(ayon sa pagpapakahulugan at pagkaunawa rito sa 
ngayon) sa mga tekstong natuklasan ay karani- 
wan nang tumpak, hindi ito katunayan na tum- 
pak din ang makasaysayang impormasyong kala- 
kip nito. Kung paanong ginamit ni Ptolemy ang 
mga paghahari ng sinaunang mga hari (ayon 
sa pagkaunawa niya sa mga iyon) bilang isa la- 
mang balangkas na mapaglalapatan ng kaniyang 
datos na pang-astronomiya, sa gayunding para- 
an, maaaring isiningit lamang ng mga manunu- 
lat (o mga tagakopya) ng mga tekstong pang- 
astronomiya ng yugtong Seleucido sa kanilang 


KRONOLOHIYA 


mga tekstong pang-astronomiya yaong tinatang- 
gap, o “popular,” na kronolohiya nang panahong 
iyon. Ang tinatanggap, o popular, na kronolohiyang 
iyon ay maaaring may mga pagkakamali sa kritikal 
na mga puntong tinalakay na sa artikulong ito. Bi- 
lang paglalarawan, posibleng sabihin ng isang sina- 
unang astronomo (o isang eskriba) na ang isang 
partikular na pangyayari sa kalangitan ay naganap 
sa taong 465 B.C.E., ayon sa ating kalendaryo, at 
maaaring tama naman ang kaniyang sinabi kapag 
may-katumpakan itong kinuwenta upang matiyak 
ito. Ngunit baka sabihin din niya na ang taon kung 
kailan naganap ang pangyayaring iyon sa kalangi- 
tan (465 B.C.E.) ay ika-21 taon ni Haring Jerjes, at 
maaaring maling-mali siya. Sa simpleng pananalita, 
ang pagiging tumpak sa astronomiya ay hindi katu- 
nayan ng pagiging tumpak sa kasaysayan. 

Arkeolohikal na Pagpepetsa. Ang mga suli- 
raning nasasangkot sa pagtatakda ng mga petsa ba- 
tay sa nahukay na sinaunang mga kasangkapan ay 
tinatalakay sa ilalim ng pamagat na ARKEOLOHIYA. Sa 
maikli, masasabi na kung walang mga inskripsiyon 
na aktuwal na natakdaan ng petsa, ang pagpepetsa 
sa pamamagitan ng sinaunang mga bagay gaya ng 
mga bibinga ng mga kagamitang luwad ay maitu- 
turing na kapaki-pakinabang lamang sa paghaham- 
bing. Samakatuwid nga, masasabi lamang ng arkeo- 
logo na 'ang partikular na suson na ito ng lupa at 
ang nilalaman niyaon sa bunton na ito ay maliwa- 
nag na kapanahon ng isang suson ng lupa sa bun- 
ton na iyon (o nauna roon o sumunod doon).' Sa 
gayon, isang pangkalahatang kronolohikal na pag- 
kakasunud-sunod ang nabubuo, ngunit laging may 
posibilidad na ito'y ituwid at baguhin, anupat kung 
minsan ay umaabot sa daan-daang taon ang na- 
sasangkot na mga pagbabago. Halimbawa, noong 
1937, itinakda ng arkeologong si Barton ang ilang 
kagamitang luwad na mula sa “Sinaunang Edad 
Bronse” sa yugtong 2500-2000 B.C.E., samantalang 
noong sumunod na taon, itinala naman ni W. F. Al- 
bright ang yugto ring iyon bilang 3200-2200 B.C.E. 

Dahil dito, gaya ng sinabi ni G. Ernest Wright: 
“Sa larangang ito, bihira tayong nakatitiyak sa 
mga bagay-bagay. Sa halip, kapag bumubuo ng 
mga palagay, mahalaga na laging magpalugit para 
sa pagkakamali. Ang katotohanan sa mga iyon ay 
nakasalalay sa kakayahan nila [ng mga arkeologo] 
na bigyang-kahulugan at pag-ugnay-ugnayin ang 
sari-sari at magkakaibang datos, ngunit sa sanda- 
ling may dumating na bagong impormasyon, baka 
kailanganing baguhin kaagad ang isang palagay, 
o baka kailanganin ng isang iskolar na baguhin 
nang kaunti ang paghaharap niyaon."”---Shechem, 
The Biography of a Biblical City, 1965, paunang sa- 
lita p. xvi. 


132 


Higit pa itong ipinakikita ng sinabi sa Chronolo- 
gies in Old World Archaeology, inedit ni Robert Eh- 
rich, inilimbag noong 1965 upang halinhan ang 
isang mas naunang akda noong 1954, at naglala- 
man ng isang kalipunan ng mga pangmalas hinggil 
sa “mabuway na kawing ng mga relatibong krono- 
lohiya” na ipinahayag ng mga prominenteng arkeo- 
logo. Ang paunang salita (p. vii) ay nagsasabi: “Ang 
layunin ng aklat na ito ay iharap, nang sunud- 
sunod, ang mga kronolohiya ng iba't ibang magka- 
karatig na lugar ayon sa pangmalas sa mga ito 
noong 1964 ng mga espesyalista sa iba't ibang rehi- 
yon. Sa kabila ng bagong impormasyon, pabagu- 
bago pa rin ang pangkalahatang situwasyon, at da- 
hil sa dumarating na datos, ang ilang konklusyon ay 
magiging lipas na, posibleng bago pa man mailim- 
bag ang tomong ito.” Makabubuting isaisip ito kapag 
sinusuri ang mga petsang ibinibigay ng mga arkeo- 
logo para sa edad ng ilang lunsod, gaya ng Jerico, 
o sa yugto na itinatakda nila para sa pananakop ng 
Israel sa Palestina. 

Mga Istoryador ng Yugtong Klasikal. Dito, 
ang terminong “klasikal” ay kumakapit sa yugto at 
kultura ng sinaunang mga Griego at mga Romano. 
Bukod sa mapagkukunan ito ng impormasyon hing- 
gil sa kasaysayan ng Gresya at Roma, ang mga 
akda ng ilang klasikal na istoryador ay pinagbabata- 
yan ng makabagong mga istoryador upang pu- 
nan ang mga puwang o pagtibayin ang ilang datos 
sa rekord ng sinaunang Ehipto, Asirya, Babilonya, 
Persia, Sirya, at Palestina. Kabilang sa sinaunang 
mga Griegong istoryador sina: Herodotus (mga 484- 
425 B.C.E): Thucydides (mga 471-401 B.C.E.): Xe- 
nophon (mga 431-352 B.C.E.): Ctesias (ikalima-ikaa- 
pat na siglo B.C.E.): at nang maglaon, sina Strabo, 
Diodorus Siculus, at Alexander Polyhistor ng unang 
siglo B.C.E.: at Plutarch ng una at ikalawang sig- 
lo C.E. Kabilang naman sa mga Romanong istorya- 
dor sina Titus Livius o Livy (59 B.C.E.-17 C.E.) 
Gnaeus Pompeius Trogus, isang kapanahon ni Livy, 
Pliny na Nakatatanda (23-79 C.E.): at Sextus Julius 
Africanus (ikatlong siglo C.E.), malamang na ipina- 
nganak sa Libya. Bukod sa mga ito, pangunahin 
ding mapagkukunan ng impormasyon sina Manetho 
at Berossus (tinalakay na): si Josephus, isang Ju- 
diong istoryador na ang mga akda (bagaman kung 
minsa'y nagkakasalungatan sa kasalukuyang anyo 
ng mga ito) ay malaking tulong para sa unang sig- 
lo C.E.; at si Eusebius, eklesyastikal na istoryador at 
obispo ng Cesarea (mga 260-340 C.E.). 

Lahat ng ito ay nabuhay pagkaraan ng yugtong 
Asiryano at Neo-Babilonyo at tanging ang unang 
apat na nabanggit ang nabuhay noong yugto ng 
Imperyo ng Persia. Samakatuwid, para sa mga yug- 
tong Asiryano at Neo-Babilonyo, walang sinuman 
sa mga manunulat na ito ang nagharap ng impor- 


133 


masyon batay sa personal na kaalaman, kundi sa 
halip, itinala nila ang tradisyonal na mga pangma- 
las na narinig nila o, sa ilang kaso, kanilang nabasa 
at kinopya. Maliwanag na ang katumpakan ng kani- 
lang datos ay depende sa katumpakan ng mga pi- 
nagkunan nila ng impormasyon. 

Bukod diyan, sa ngayon, anumang nalalaman na- 
tin mula sa kanilang mga akda ay dumedepende sa 
mga kopya ng mga kopya, anupat ang pinakama- 
tandang kopya ay kadalasang di-aaga kaysa sa yug- 
to ng Edad Medya ng Karaniwang Panahon. Natala- 
kay na natin kung paanong ang mga kronolohiya 
nina Manetho at Berossus ay sinira ng mga taga- 
kopya. Tungkol naman sa mga kuwalipikasyon at 
pagkamaaasahan ng iba pang sinaunang mga is- 
toryador ng yugtong klasikal, kapansin-pansin ang 
sumusunod: 

Ang paraan ni Herodotus ng pagsulat ng kasaysa- 
yan---pagtatanong, paghahanap ng kaugnay na im- 
pormasyon, at saka pagbuo ng konklusyon---ay lub- 
hang pinupuri ng iba. Ngunit sinasabi rin naman na 
kung minsan, “ang kaniyang datos ay hindi kasiya- 
siya” at na “naghaharap siya ng makatuwirang pali- 
wanag kasama niyaong di-makatuwiran.” Sinasabi 
rin na siya ay “maliwanag na kabilang sa kaisipang 
romantiko” at sa gayon ay kapuwa isang kuwentista 
at isang istoryador. (The New Encyclopædia Britan- 
nica, edisyon ng 1985, Tomo 5, p. 881, 882, edisyon 
ng 1910, Tomo XIII, p. 383) Tungkol kay Xenophon, 
sinasabing “ang kawalang-pagkiling, masusing pag- 
sisiyasat, at pananaliksik ay hindi para sa kaniya” at 
na pinalamutian niya ang kaniyang mga salaysay 
ng “mga talumpating kathang-isip.” (The New En- 
cyclopeedia Britannica, 1987, Tomo 12, p. 796) Inaa- 
kusahan naman ni George Rawlinson si Ctesias ng 
sinasadyang pagpapahaba sa yugto ng monarkiya 
ng Media “sa pamamagitan ng kusang paggamit ng 
isang sistema ng pag-uulit.” Sinabi pa niya: “Bawat 
hari, o yugto, sa akda ni Herodotus ay lumilitaw sa 
talaan ni Ctesias nang makalawang ulit---isang pa- 
mamaraan na halatang-halata, anupat asiwang pi- 
nagtakpan ng walang-kuwentang paraan ng lansa- 
kang pag-iimbento ng mga pangalan. ”---The Seven 
Great Monarchies of the Ancient Eastern World, 
1885, Tomo II, p. 85. 

May kinalaman sa kasaysayang Romano noong 
yugto ng mga hari (bago itatag ang Republika), ma- 
babasa natin na ito ay “tumatalunton pabalik sa 
mga dako ng purong mitolohiya. Kalipunan lamang 
ito ng mga pabulang inilahad nang halos walang 
anumang pagtatangkang manuri, at nang hindi isi- 
naalang-alang ang kronolohikal na pagkakasunud- 
sunod maliban kung kinakailangan upang maging 
maayos ang takbo ng kuwento o mapunan ang mga 
puwang gaya niyaong nasa pagitan ng pagtakas ni 


KRONOLOHIYA 


Eneas mula sa Troy at ng diumano'y taon ng pagka- 
katatag ng Roma.” Maging sa yugto pagkatapos ng 
pagkakatatag ng Republika (mga 509 B.C.E.), handa 
pa ring ilakip ng mga istoryador ang popular na tra- 
disyon sa mga tunay na pangyayari sa kasaysayan 
nang hindi ipinakikita ang pagkakaiba ng mga iyon. 
“Inimbento ang mga linya ng mga ninuno, isiningit 
ang likhang-isip na mga konsul [ang pagpepetsa ng 
mga Romano ay kadalasang ibinabatay sa panu- 
nungkulan ng mga konsul] at kathang-isip na mga 
tagumpay, at may mga tradisyon ng mga pamilya 
...na pormal na inilakip sa kasaysayan ng estado.” 
Tungkol sa mga Romanong tagapag-ulat ng kasay- 
sayan, sinasabi sa atin: “Ang nasumpungan nilang 
nakasulat ay kinokopya nila; kapag walang personal 
na karanasan, ang mga puwang ay pinupunan nila 
sa pamamagitan ng imahinasyon.”--The Encyclo- 
peedia Britannica, 1911, Tomo XVI, p. 820, 821. 

Si Thucydides. Si Thucydides ay itinuturing 
ng marami bilang naiiba sa karaniwang klasikal na 
mga istoryador na kadalasa'y pinararatangan ng 
di-katumpakan at kawalang-ingat. Kilala si Thu- 
cydides sa kaniyang metikulosong pananaliksik. Si- 
nabi ng The New Encyclopeedia Britannica (1987, 
Tomo 11, p. 741) tungkol sa kaniya: “Halos hindi ma- 
pantayan ng sinumang iba pang istoryador ang 
kaniyang awtoridad. Sinunod niya ang isang is- 
triktong pamamaraan sa kronolohiya, at ito'y tug- 
mang-tugma kapag maaari itong suriin nang may 
katumpakan sa pamamagitan ng mga eklipseng bi- 
nabanggit niya.” 

Kung minsan, kailangang bumaling sa klasikal na 
mga istoryador para sa kinakailangang imporma- 
syon, lalo na para sa yugtong Persiano (na tinatala- 
kay sa mga aklat ng Ezra, Nehemias, at Esther) at 
patuloy hanggang sa panahong apostoliko. Nakatu- 
tulong din ang kanilang mga akda upang matiyak 
ang panahon at mga pangyayari na katuparan ng 
mga bahagi ng makahulang mga pangitain ni Da- 
niel (kab 7-9, 11), na lumalampas pa nga sa kapana- 
hunang apostoliko. Gayunman, batay sa mga im- 
pormasyong natalakay na, walang dahilan upang 
ipantay sa Bibliya ang kanilang mga kasaysayan at 
mga kronolohiya. Kapag may lumitaw na mga pag- 
kakaiba, ang isa ay makapagtitiwala sa rekord ng 
Bibliya, na ang sumulat ay alinman sa mga ak- 
tuwal na nakasaksi o yaong mga tulad ni Lucas 
na “tumalunton sa lahat ng bagay mula sa pasi- 
mula nang may katumpakan. (Luc 1:1-4) Dahil 
sa tumpak na impormasyon hinggil sa kronolohiya 
sa mga ulat ni Lucas at ng iba pa, posibleng itakda 
ang mga petsa para sa pangunahing mga pangya- 
yari sa buhay ni Jesus at sa kapanahunang aposto- 
liko.--Mat 2:1, 19-22, Luc 3:1-3, 21-23, at marami 
pang iba. 


KRONOLOHIYA 


Ang Biblikal na Pagbilang sa Panahon. Ma- 
liwanag na kailangang mag-ingat nang husto sa 
paggamit ng sinaunang sekular na mga rekord. Ki- 
lala ang mga ito sa pagiging di-tumpak sa mara- 
ming bagay, at sa paanuman malamang na hindi 
rin tumpak ang kanilang mga kronolohiya. Sa kaba- 
ligtaran, ang Bibliya ay napatunayang totoo sa lahat 
ng larangang binabanggit nito, anupat nagbibigay 
ng pinakatumpak na larawan ng sinaunang mga pa- 
nahong tinatalakay nito. Mapananaligan din ang 
kronolohiya nito.--Tingnan ang BIBLIYA (Autentisi- 
dad). 

Kapag sinusukat ang mga yugto ng kapanahunan 
ng Bibliya kasuwato ng makabagong mga pamama- 
raan sa pagpepetsa, dapat tandaan na magkaiba ang 
kardinal at ordinal na mga numero. Ang mga kar- 
dinal na numero, gaya ng 1, 2, 3, 10, 100, at patu- 
loy, ay mga buong bilang. Ngunit kung ordinal ang 
numero, gaya ng ika-3, ika-5, at ika-22, kailangan 
itong bawasan ng isa upang makuha ang buong bi- 
lang. Kaya sa pagtukoy sa “ikalabingwalong taon ni 
Nabucodonosor,” ang terminong “ikalabingwalo” ay 
isang ordinal na numero at kumakatawan sa 17 bu- 
ong taon at ilang araw, sanlinggo, o buwan (gaanu- 
mang panahon ang lumipas mula nang matapos 
ang ika-17 taon).---Jer 52:29. 

Kapag bumibilang ng mga taon mula sa isang pe- 
tsa sa kalendaryo sa yugtong “B.C.E.” hanggang sa 
isang petsa sa kalendaryo sa yugtong “C.E.,” dapat 
isaisip na mula sa isang petsa na gaya ng Oktubre 1 
ng taong 1 B.C.E. hanggang sa Oktubre 1 ng taong 
1 C.E. ay may isang taon lamang, hindi dalawa, 
gaya ng makikita sa dayagram na ito: 


B.C.E. | C.E 
Baa 
Okt.1 Okt1 


Ito ay sa dahilang ang mga petsa ng taon ay mga 
ordinal na numero. Kaya mula noong mga Oktu- 
bre 1 ng taong 2 B.C.E. (ang tinatayang panahon ng 
kapanganakan ni Jesus) hanggang Oktubre 1 ng 
29 C.E. (ang tinatayang petsa ng bautismo ni Jesus) 
ay may kabuuang 30 taon, samakatuwid nga, isang 
buong taon at 3 buwan sa yugtong B.C.E. at 28 bu- 
ong taon at 9 na buwan sa yugtong C.E.--Luc 
3:21-23. 

Mula sa Paglalang sa Tao Hanggang sa Kasa- 
lukuyan. Hindi matukoy ng makabagong mga 
istoryador ang alinmang espesipikong petsa bilang 
pasimula ng “makasaysayang yugto” ng sangkata- 
uhan. Kaninumang kasaysayan ang gamitin nila, 
yaon mang sa Asirya, Babilonya, o Ehipto, lalong 


134 


nagiging kaduda-duda at pabagu-bago ang kronolo- 
hiya habang tumatalunton sila pabalik sa ikalawang 
milenyo B.C.E., at pagsapit naman sa ikatlong mi- 
lenyo B.C.E. ay napapaharap sila sa kalituhan at ka- 
labuan. Kabaligtaran nito, ang Bibliya ay naglalaan 
ng ugnay-ugnay na kasaysayan anupat maaaring 
gumawa ng isang sistematikong pagbilang pabalik 
sa pasimula ng kasaysayan ng tao, isang pagbilang 
na pinadadali ng mga pagtukoy ng Bibliya sa ilang 
mahahabang yugto ng panahon, tulad ng yugto ng 
479 na buong taon mula sa Pag-alis hanggang sa 
pasimula ng pagtatayo ng templo noong paghahari 
ni Solomon.---1Ha 6:1. 

Upang makapagbilang kasuwato ng pagpepetsa ng 
makabagong kalendaryo, dapat tayong gumamit ng 
isang itinakdang petsa o saligang petsa (pivotal date) 
na magsisilbing pasimula, samakatuwid nga, isang 
petsa sa kasaysayan na may matibay na saligan 
upang tanggapin at katugma ng isang partikular na 
pangyayaring nakaulat sa Bibliya. Mula sa saligang 
petsang ito, maaari tayong bumilang nang paatras 
o pasulong at magtakda ng mga petsa mula sa kalen- 
daryo para sa maraming pangyayaring tinutukoy sa 
Bibliya. 

Isa sa gayong petsa, na kasuwato kapuwa ng Bibli- 
kal at sekular na kasaysayan, ay ang taong 29 C.E., 
anupat ang unang mga buwan nito ay saklaw ng 
ika-15 taon ni Tiberio Cesar, na hinirang ng Se- 
nadong Romano bilang emperador noong Setyem- 
bre 15, 14 C.E. (kalendaryong Gregorian). Taong 
29 C.E. nang simulan ni Juan na Tagapagbautismo 
ang kaniyang pangangaral at nang bautismuhan 
niya si Jesus pagkaraan marahil nang mga anim na 
buwan.--Luc 3:1-3, 21, 23, 1:36. 

Ang isa pang magagamit bilang saligang petsa ay 
ang taong 539 B.C.E., na sinusuhayan ng iba't ibang 
mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa kasay- 
sayan bilang ang taon ng pagpapabagsak sa Babilo- 
nya sa pamamagitan ni Ciro na Persiano. (Kabilang 
sa mga sekular na impormasyon hinggil sa pagha- 
hari ni Ciro ay ang mga akda nina Diodorus, Afri- 
canus, Eusebius, at Ptolemy, gayundin ang mga 
tapyas na Babilonyo.) Noong unang taon ni Ciro, ini- 
labas ang kaniyang batas na nagpapalaya sa mga 
Judio mula sa pagkatapon. At gaya ng tinalakay sa 
artikulong CIRO, malamang na ginawa ang batas na 
ito noong taglamig ng 538 B.C.E. o noong malapit 
na ang tagsibol ng 537 B.C.E. Magbibigay ito sa mga 
Judio ng panahon upang makagawa ng kinakaila- 
ngang mga paghahanda, makapaglakbay nang apat 
na buwan patungong Jerusalem, at makarating pa 
rin doon sa ikapitong buwan (Tisri, o mga Oktu- 
bre 1) ng 537 B.C.E.--Ezr 1:1-11, 2:64-70, 3:1. 

Sa pamamagitan ng paggamit ng gayong mga sa- 
ligang petsa, maiuugnay natin ang napakaraming 
pangyayari sa Bibliya sa espesipikong mga petsa sa 


135 


kalendaryo. Ang saligang balangkas na mapaglala- 
patan ng gayong kronolohiya ay gaya ng sumusu- 
nod: 


a Petsa sa Panahong 
Pangyayari Kalendaryo Lumipas 
Mula sa paglalang 
kay Adan 4026 B.C.E. 
Hanggang sa pasimula ng Baha 2370 B.C.E. 1,656 na taon 
Hanggang sa bigyang-bisa ang 
tipang Abrahamiko 1943 B.C.E. 427 taon 
Hanggang sa Pag-alis 
mula sa Ehipto 1513 B.C.E. 430 taon 
Hanggang sa pasimula ng 
pagtatayo ng templo 1034 B.C.E. 479 na taon 
Hanggang sa mahati ang 
kaharian 997 B.C.E. 37 taon 
Hanggang sa pagkatiwangwang 
ng Juda 607 B.C.E. 390 taon 
Hanggang sa pagbabalik ng 
mga Judio mula sa pagkatapon 537 B.C.E. 70 taon 
Hanggang sa muling pagtatayo 
ng mga pader ng Jerusalem 455 B.C.E. 82 taon 
Hanggang sa bautismo ni Jesus 29 CE. 483 taon 
Hanggang sa kasalukuyan 2010 C.E. 
1,981 taon 
Kabuuang yugto ng panahon mula 
sa paglalang kay Adan hanggang 2010 C.E. 6,035 taon 


Kung gayon, ano ang saligan sa Bibliya at, sa 
ilang kaso, ang sekular na kasaysayan na sumusu- 
porta sa gayong kronolohiya? Nagbibigay kami rito 
ng higit pang mga detalye na magpapakita kung pa- 
ano natiyak ang bawat isa sa nakatalang mga yugto 
ng panahon. 

Mula sa paglalang kay Adan hanggang sa 
Baha. Ang 1,656 na taon sa yugtong ito ay naka- 
ulat sa Genesis 5:1-29: 7:6, at maaaring balangkasin 
ang mga iyon gaya ng ipinakikita sa tsart na nasa 
gawing ibaba sa kanan. 

Ang mga numerong ipinakikita para sa panahon 
bago ang Baha ay yaong masusumpungan sa teks- 
tong Masoretiko, na siyang pinagbatayan ng maka- 
bagong mga salin ng Hebreong Kasulatan. Naiiba 
ang mga numerong ito sa masusumpungan sa Grie- 
gong Septuagint, ngunit ipinakikita ng katibayan na 
mas tumpak ang tekstong Masoretiko. 

Ganito ang sabi ng Commentary on the Holy 
Scriptures ni Lange (Genesis, p. 272, tlb): “Ang 
panloob na katibayan ay makikitang talagang pa- 
bor sa Hebreo dahil sa proporsiyonal na pagkaka- 
tugma-tugma nito. Maliwanag na ang mga nume- 
ro sa LXX ay sumusunod sa isang plano na doon 
iniayon ang mga iyon. Wala nito sa Hebreo, at ito'y 


KRONOLOHIYA 


pabor na pabor sa pagiging isang tunay na rekord 
nito ng talaangkanan. . . . Makabubuti ring piliin 
ang Hebreo dahil sa pisyolohikal na mga saligan, 
yamang ang haba ng buhay ay hindi naman tala- 
ga humihiling ng gayon kaatrasadong pagkaadulto 
gaya ng waring ipinahihiwatig ng mga numerong 
iyon [sa Septuagint]... . ang idinagdag ng Septua- 
gint na 100 taon, sa bawat kaso, ay nagpapakita ng 
planong ilapit ang mga iyon sa isang mas propor- 
siyonal na pamantayan, na salig sa isang ipinapa- 
lagay na pisyolohikal na ideya. .. . Idagdag pa sa 
lahat ng ito ang bagay na ang Hebreo ang may 
pinakamatibay na pag-aangkin sa pagiging orihi- 
nal na teksto, dahil sa kilalang masusi, at mapama- 
hiin pa nga, na pag-iingat dito upang mapreserba 
ang teksto nito.”--Isinalin at inedit ni P. Schaff, 
1976. 

Bagaman nais palawigin ng makabagong mga is- 
toryador ang panahon ng pananahanan ng tao sa 
lupa nang mas maaga pa sa 4026 B.C.E., ang mga 
katotohanan ay salungat na salungat sa kanilang 
pangmalas. Ang libu-libong taon ng “panahon bago 
ang naisulat na kasaysayan" na ikinakatuwiran nila 
ay dumedepende sa espekulasyon, gaya ng makiki- 
ta sa pananalitang ito ng prominenteng siyentipiko 
na si P. E. Klopsteg, na nagsabi: “Halikayo, pakisuyo, 
sa isang kunwa-kunwariang pamamasyal sa pana- 
hon bago ang naisulat na kasaysayan. Guniguni- 
hing ikaw ay nasa era kung kailan lumitaw ang 
uring ‘sapiens’ mula sa klasipikasyong 'Homo' ... 
magmadali patawid sa mga milenyo kung kailan 
ang kalakhang bahagi ng kasalukuyang imporma- 
syon ay nakabatay sa pala-palagay at interpreta- 
syon patungo sa era ng unang mga nakasulat na 
rekord, na maaaring pagkunan ng ilang imporma- 
syon.” (Amin ang italiko.)---Science, Disyembre 30, 
1960, p. 1914. 

Ang yugto ng panahon pagkatapos ng Baha ay 
nagsimula noong taong 2369 B.C.E. Bagaman nais 
italaga ng ilan ang partikular na mga akdang 


Mula sa paglalang kay Adan 
hanggang sa kapanganakan ni Set 


At hanggang sa kapanganakan ni Enos 
Hanggang sa kapanganakan ni Kenan 


130 taon 
105 taon 
90 taon 
70 taon 
65 taon 
162 taon 
65 taon 
187 taon 
182 taon 
600 taon 


Hanggang sa kapanganakan ni Mahalalel 
Hanggang sa kapanganakan ni Jared 
Hanggang sa kapanganakan ni Enoc 
Hanggang sa kapanganakan ni Matusalem 
Hanggang sa kapanganakan ni Lamec 


Hanggang sa kapanganakan ni Noe 
Hanggang sa Baha 


Kabuuan 1,656 na taon 


KRONOLOHIYA 


pictographic sa yugto ng 3300 hanggang 2800 B.C.E. 
(New Discoveries in Babylonia About Genesis, ni 
P. J. Wiseman, 1949, p. 36), ang mga ito ay hindi na- 
man mga dokumentong aktuwal na natakdaan ng pe- 
tsa at ang ipinapalagay na edad ng mga ito ay batay 
lamang sa opinyon ng mga arkeologo. 

Bagaman kung minsan ay iminumungkahing 
gamitin sa mga pagpepetsa ang radiocarbon (C-14) 
technique, ang paraang ito ng pagpepetsa ay may 
espesipikong mga limitasyon. Iniulat ng magasing 
Science, Disyembre 11, 1959, p. 1630: “Ang isang 
maituturing na mahusay na halimbawa ng 'pagi- 
ging di-maaasahan ng C!” ay ang 6000-taong sak- 
law ng 11 pagtiyak sa Jarmo ... , isang napakasina- 
unang nayon sa hilagang-silangang Iraq na batay 
sa lahat ng arkeolohikal na katibayan ay tuluy- 
tuloy na hindi pinanirahan sa loob ng mahigit sa 
500 taon.” Kaya naman walang matibay o mapatu- 
tunayang ebidensiya na susuporta sa isang pe- 
tsang mas maaga sa 2369 B.C.E. bilang pasimula 
ng lipunan ng tao pagkaraan ng Baha. 

Mula 2370 B.C.E. hanggang sa tipan kay 
Abraham. Ang kronolohikal na balangkas ng 
yugtong ito ay mabubuod gaya ng sumusunod: 


Mula sa pasimula ng Baha 

hanggang sa kapanganakan ni Arpacsad 2 taon 
At hanggang sa kapanganakan ni Shela 35 taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Eber 30 taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Peleg 34 na taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Reu 30 taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Serug 32 taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Nahor 30 taon 
Hanggang sa kapanganakan ni Tera 29 na taon 
Hanggang sa kamatayan ni Tera, nang 

si Abraham ay 75 taong gulang 205 taon 
Kabuuan 427 taon 


Ang saligan para sa mga numerong ito ay ang Ge- 
nesis 11:10 hanggang 12:4. Ang pananalitang “pag- 
katapos ng delubyo” (Gen 11:10) na ginamit may 
kaugnayan sa kapanganakan ni Arpacsad ay maka- 
tuwirang tumutukoy sa aktuwal na pagbagsak ng 
tubig na nagsilbing palatandaan ng pasimula ng 
Baha (2370 B.C.E.), sa halip na tumukoy lamang sa 
pananatili ng tubig sa ibabaw ng lupa sa loob ng 
isang yugto ng panahon pagkatapos nito. Ipinahihi- 
watig din ito ng terminong Hebreo na ginamit para 
sa “delubyo.”--Ihambing ang Gen 6:17; 7:4-6, 10- 
12, 17: 9:11. 

Hindi binabanggit sa ulat ang petsa kung kailan 
tinangkang itayo ang Tore ng Babel. Ipinakikita ng 
Genesis 10:25 na ang pagkakabaha-bahaging ibinu- 


136 


nga ng paggulo sa mga wika roon ay naganap no- 
ong “mga araw ni Peleg.’ Hindi naman ibig sabihin 
na ang pangyayaring iyon ay naganap noong ipa- 
nganak si Peleg. Sa katunayan, ipinakikita ng pana- 
nalitang “nang kaniyang mga araw" na ang pagka- 
kabaha-bahagi ay naganap, hindi noong ipanganak 
si Peleg o karaka-raka pagkatapos nito, kundi noong 
isang panahon sa haba ng kaniyang buhay, na su- 
maklaw mula 2269 hanggang 2030 B.C.E. Kung, 
pagkaraan ng Baha, ang bawat lalaking magulang 
na nasa edad na 30 ay nagsimulang magkaanak 
ng isa tuwing ikatlong taon, anupat sa katamta- 
man ay nagkaroon ng isang anak na lalaki tuwing 
ikaanim na taon, at nagpatuloy ito hanggang sa 
edad na 90, kung gayon, sa isang yugto na mga 
180 taon mula sa katapusan ng Baha (samakatuwid 
nga, pagsapit ng 2189 B.C.E.), ang populasyon ay 
posibleng umabot sa kabuuang bilang na mahigit sa 
4,000 adultong lalaki. Sapat na ang katamtamang 
bilang na ito upang tumugma sa mga kalagayang 
kaugnay ng pagtatayo ng tore at ng pangangalat ng 
mga tao. 

Maliwanag na binigyang-bisa ni Jehova kay Abra- 
ham yaong nakilala bilang tipang Abrahamiko no- 
ong panahong tumatawid si Abraham sa Eufrates 
patungo sa lupain ng Canaan. Yamang ang paglisan 
ni Abraham sa Haran at ang pagpasok niya sa Cana- 
an ay kasunod ng pagkamatay ng kaniyang amang 
si Tera, itinakda ang petsa ng pagbibigay-bisa sa ti- 
pang ito bilang 1943 B.C.E.---Gen 11:32, 12:1-5. 

Mula 1943 B.C.E. hanggang sa Pag-alis. Si- 
nasabi sa Exodo 12:40, 41 na “ang pananahanan ng 
mga anak ni Israel, na nanahanan sa Ehipto, ay apat 
na raan at tatlumpung taon. At nangyari sa pagwa- 
wakas ng apat na raan at tatlumpung taon, nangya- 
ri nga sa mismong araw na ito na ang lahat ng huk- 
bo ni Jehova ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto.” 
Bagaman isinasalin ng karamihan sa mga salin ang 
talata 40 sa paraang ang 430 taon ay tumutukoy la- 
mang sa pananahanan sa Ehipto, ipinahihintulot ng 
orihinal na Hebreo ang pagkakasalin na unang na- 
banggit. Gayundin, sa Galacia 3:16, 17, iniuugnay 
ni Pablo ang 430-tadng yugtong iyan sa panahong 
nasa pagitan ng pagbibigay-bisa sa tipang Abraha- 
miko at ng paggawa ng tipang Kautusan. Maliwa- 
nag na nang kumilos si Abraham ayon sa pangako 
ng Diyos, anupat tinawid niya ang Eufrates noong 
1943 B.C.E. patungo sa Canaan at aktuwal na lumi- 
pat “sa lupain" na itinuro ng Diyos sa kaniya, ang ti- 
pang Abrahamiko ay nabigyang-bisa. (Gen 12:1, 
15:18-21) Eksaktong 430 taon pagkatapos ng pang- 
yayaring ito, ang kaniyang mga inapo ay iniligtas 
mula sa Ehipto, noong 1513 B.C.E., at nang taon 
ding iyon ay ipinakipagtipan sa kanila ang tipang 
Kautusan. May katibayan na mula pa noong unang 


137 


mga panahon, ang yugto na binabanggit sa Exo- 
do 12:40, 41 ay inuunawang nagsimula nang lumi- 
pat sa Canaan ang mga ninuno ng bansa, ipinakikita 
ito ng ganitong pagkakasalin sa Griegong Septua- 
gint: “Ngunit ang pananahanan ng mga anak ni Is- 
rael na kanilang itinahan sa lupain ng Ehipto at sa 
lupain ng Canaan [ay] apat na raan at tatlumpung 
taon.” 

Ang yugto ng panahon mula sa paglipat ni Abra- 
ham sa Canaan hanggang sa pagbaba ni Jacob sa 
Ehipto ay 215 taon. Tinuos ang numerong ito mula 
sa sumusunod na mga impormasyon: Dalawampu't 
limang taon ang lumipas mula sa paglisan ni Abra- 
ham sa Haran hanggang sa kapanganakan ni Isaac 
(Gen 12:4, 21:5): mula noon hanggang sa kapanga- 
nakan ni Jacob ay 60 taon (Gen 25:26): at si Jacob 
ay 130 taong gulang nang pumasok siya sa Ehipto 
(Gen 47:9): kaya ang kabuuan nito ay 215 taon 
(mula 1943 hanggang 1728 B.C.E.). Nangangahulu- 
gan ito na 215 taon din ang ginugol ng mga Israeli- 
ta sa Ehipto kasunod nito (mula 1728 hanggang 
1513 B.C.E.). Ang posibilidad na ang mga Israelita 
ay dumami nang husto sa loob ng 215 taon anupat 
umabot sila sa populasyong kinabibilangan ng 600,- 
000 “matitipunong lalaki” ay ipinakikita sa ilalim ng 
pamagat na PAG-ALIS.---Exo 12:37. 

Sinabi ni Jehova kay Abram (Abraham): “Tiyak na 
malalaman mo na ang iyong binhi ay magiging na- 
ninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila, at 
paglilingkuran nila ang mga ito, at tiyak na pipigha- 
tiin sila ng mga ito sa loob ng apat na raang taon.” 
(Gen 15:13, tingnan din ang Gaw 7:6, 7.) Ipinahayag 
ito bago pa man ipanganak ang ipinangakong taga- 
pagmana o “binhi,” si Isaac. Noong 1932 B.C.E., 
si Ismael ay isinilang kay Abram ng Ehipsiyong 
alilang babae na si Hagar, at noong 1918 B.C.E., 
isinilang naman si Isaac. (Gen 


KRONOLOHIYA 


sin sa makabagong panahon bilang di-gaanong ma- 
halaga, iba ang pangmalas dito noong panahon ng 
mga patriyarka. Pinatutunayan ito ng reaksiyon ni 
Sara at ng pagsang-ayon ng Diyos sa pagpupumilit 
ni Sara na paalisin si Hagar at ang anak nitong si Is- 
mael. (Gen 21:10-13) Ipinakikita rin ng detalyadong 
pagkakatala ng insidenteng ito sa banal na ulat na 
ito'y nagsilbing pasimula ng inihulang 400-tadng 
yugto ng kapighatian na magwawakas lamang sa 
Pag-alis.---Gal 4:29. 

Mula 1513 B.C.E. hanggang sa mahati ang 
kaharian. Noong “ikaapat na raan at walumpung 
taon pagkalabas ng mga anak ni Israel mula sa lu- 
pain ng Ehipto,” sa ikaapat na taon ng paghahari ni 
Solomon, sinimulang itayo ang templo sa Jerusalem. 
(1Ha 6:1) Ang “ikaapat na raan at walumpu' ay 
isang ordinal na numero na kumakatawan sa 479 na 
buong taon at ilang bahagi ng isang taon, sa kasong 
ito ay isang buwan. Kung bibilang ng 479 na taon 
mula sa Pag-alis (Nisan 1513 B.C.E.), sasapit tayo 
sa 1034 B.C.E., anupat ang pagtatayo ng templo 
ay nagsimula sa ikalawang buwan, ang Ziv (ka- 
tumbas ng huling bahagi ng Abril at unang ba- 
hagi ng Mayo). Yamang ito ang ikaapat na taon 
(isa pang ordinal na numero) ng pamamahala ni 
Solomon, ang kaniyang paghahari ay nagsimula 
noong 1037 B.C.E., tatlong buong taon bago nito. 
Maliwanag na ang kaniyang 40-tadng pamamaha- 
la ay sumaklaw mula Nisan 1037 hanggang Ni- 
san 997 B.C.E., anupat naganap ang pagkakahati ng 
kaharian noong huling nabanggit na taon. Samaka- 
tuwid, ang kronolohikal na balangkas ng yugtong ito 
ay gaya ng ipinakikita sa ibaba. 

Ang saligan ng mga numerong ito ay ang mga 
tekstong gaya ng Deuteronomio 2:7: 29:5, Gawa 
13:21: 2 Samuel 5:4: 1 Hari 11:42, 43; 12:1-20. 


16:16, 21:5) Kung bibilang ng 
400 taon paatras mula sa Pag- 
alis, na nagsilbing palatanda- 


an ng katapusan ng 'pagpigha- 
ti (Gen 15:14), sasapit tayo sa 
1913 B.C.E., at nang panahong 
iyon ay mga limang taong gu- 
lang na si Isaac. Waring si Isaac 
ay inawat na noon sa suso at, 
palibhasa'y isa nang “naninira- 
hang dayuhan" sa lupaing hindi 
kaniya, dinanas na niya ang pa- 
simula ng inihulang kapighati- 
an sa pamamagitan ng 'panu- 
nukso’ ni Ismael, na noon ay 
mga 19 na taong gulang. (Gen 
21:8, 9) Bagaman ang panlili- 
bak ni Ismael sa tagapagmana 
ni Abraham ay maaaring mala- 


a Panahong 
Pangyayari Petsa Lumipas 
Mula sa Pag-alis 1513: BCE. 
hanggang 
pagpasok ng Israel sa Canaan 1473 B.C.E. 40 taon 
hanggang 
pagtatapos ng kapanahunan ng mga Hukom 1117 B.C.E. 356 na taon 
at pasimula ng paghahari ni Saul 
hanggang 
pasimula ng paghahari ni David 1077 B.C.E. 40 taon 
hanggang 
pasimula ng paghahari ni Solomon 1037 B.C.E. 40 taon 
hanggang 
mahati ang kaharian 997 B.C.E. 40 taon 
Kabuuang taon mula sa Pag-alis 
hanggang sa mahati ang kaharian (1513 hanggang 997 B.C.E.) 516 na taon 


KRONOLOHIYA 


Itinatawag-pansin ng ilang kritiko ang apat na yug- 
to na tig-aapatnapung taon na naganap sa yugtong 
ito, anupat sinasabi nilang katibayan ito ng 'basta 
paghahanap ng simetriya' ng mga manunulat ng Bi- 
bliya sa halip na ng isang tumpak na kronolohiya. Sa 
kabaligtaran, samantalang ang yugto ng pagpapa- 
gala-gala ng mga Israelita bago sila pumasok sa Ca- 
naan ay halos eksaktong 40 taon bilang katuparan 
ng hatol ng Diyos na nakaulat sa Bilang 14:33, 34 
(ihambing ang Exo 12:2, 3, 6, 17: Deu 1:31, 8:2-4, Jos 
4:19), maaaring ang tatlong iba pang yugto ay pa- 
wang may mga butal. Kaya naman ang paghahari 
ni David ay ipinakikitang aktuwal na tumagal nang 
4012 taon, ayon sa 2 Samuel 5:5. Kung bibilangin 
ang opisyal na mga taon ng paghahari ng mga ha- 
ring ito nang mula Nisan hanggang Nisan, gaya ng 
waring kinaugalian noon, maaaring mangahulugan 
ito na ang paghahari ni Haring Saul ay tumagal la- 
mang nang 3972 taon, ngunit ang mga buwang na- 
lalabi hanggang sa sumunod na Nisan ay itinuring 
na bahagi ng paghahari ni Saul at samakatuwid ay 
hindi opisyal na kabilang sa 40 opisyal na taon ng 
paghahari ni David. Sa paanuman, iyan ang kilalang 
kaugalian ng mga tagapamahalang Semitiko sa Me- 
sopotamia, anupat ang mga buwan mula sa pagka- 
matay ng isang hari hanggang sa sumunod na Ni- 
san ay tinaguriang “yugto ng pagluklok” ng kasunod 
na hari, ngunit ang kaniyang opisyal na unang taon 
ng pamamahala ay hindi nagsisimula hangga't hin- 
di sumasapit ang buwan ng Nisan. 

Hindi tuwirang binabanggit kung gaano kahaba 
ang yugto mula sa pagpasok sa Canaan hanggang 
sa pagtatapos ng kapanahunan ng mga Hukom, 
anupat natuos lamang ito sa pamamagitan ng de- 
duksiyon. Samakatuwid nga, kung ang 123 taon 
ng kilalang mga yugto ng panahon (ng pagpapa- 
gala-gala sa ilang, nina Saul at David, at ng unang 
tatlong taon ng paghahari ni Solomon) ay babawa- 
sin mula sa 479 na taon sa pagitan ng Pag-alis at ng 
ikaapat na taon ni Solomon, 356 na taon ang mati- 
tira. 

Hindi sinasabi sa Kasulatan kung paano hahati- 
hatiin ang 356 na taong ito (mula sa pagpasok ng Is- 
rael sa Canaan noong 1473 B.C.E. hanggang sa pa- 
simula ng paghahari ni Saul noong 1117 B.C.E.). 
Gayunman, maliwanag na maraming yugto ng pa- 
nahon ang nagpang-abot. Bakit? Kung bibilangin 
nang sunud-sunod, ang iba't ibang yugto ng panini- 
il, ng panunungkulan ng mga hukom, at ng kapaya- 
paan gaya ng nakatala sa aklat ng Mga Hukom ay 
may kabuuang 410 taon. Upang tumugma ang mga 
yugtong ito sa nabanggit na 356-na-tadng yugto ng 
panahon, tiyak na may ilang yugto na magkakasa- 
bay sa halip na magkakasunod, at ito ang pangma- 
las ng karamihan sa mga komentarista. Sinusupor- 
tahan ng mga kalagayang inilalarawan ng mga ulat 


138 


sa Bibliya ang ganitong paliwanag. Ang mga pani- 
niil ay naganap sa iba't ibang lugar sa lupain at na- 
kaapekto sa iba't ibang tribo. (MAPA, Tomo 1, p. 743) 
Kaya ang pananalitang “ang lupain ay hindi na nag- 
karoon ng kaligaligan,” na ginagamit matapos ila- 
had ang mga tagumpay ng mga Israelita laban sa 
mga sumisiil sa kanila, ay maaaring hindi laging 
sumasaklaw sa buong lugar na pinaninirahan ng 
12 tribo kundi maaaring tumutukoy lamang sa ba- 
hagi na pangunahing apektado ng partikular na pa- 
niniil.--Huk 3:11, 30; 5:31, 8:28, ihambing ang Jos 
14:13-15. 

Sa Gawa kabanata 13, nirepaso ng apostol na si Pa- 
blo ang mga pakikitungo ng Diyos sa Israel mula sa 
"pagpili ng mga ninuno” hanggang sa panahon sa 
Ehipto, sa Pag-alis, sa pagpapagala-gala sa ilang, 
sa pananakop sa Canaan, at sa paghahati-hati ng lu- 
pain, at saka niya sinabi: “Ang lahat ng iyan ay sa 
loob ng mga apat na raan at limampung taon. At 
pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya 
sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na prope- 
ta.” (Gaw 13:20) Malaking kalituhan ang ibinunga ng 
pagkakasalin ng King James sa tekstong ito, na ka- 
babasahan: “At pagkatapos nito ay binigyan niya sila 
ng mga hukom sa yugto na mga apat na raan at li- 
mampung taon, hanggang kay Samuel na propeta.” 
Gayunman, ang pinakasinaunang mga manuskri- 
to (kasali na rito ang Sinaitic, Vatican Manuscript 
No. 1209, at ang Alexandrine), pati na ang karami- 
han sa makabagong mga salin (gaya ng JB, Kx, at 
iba pa, tal 19, 20, AS, RS, AT), ay pawang umaayon 
sa naunang salin, na nagpapakitang ang kapanahu- 
nan ng mga Hukom ay kasunod ng 450 taon. Ya- 
mang ang yugto na “mga apat na raan at limampung 
taon” ay nagsimula sa “pagpili ng Diyos sa mga ninu- 
no” ng Israel, waring nagsimula ito noong taong 
1918 B.C.E. nang ipanganak si Isaac, ang orihinal na 
“binhi” na ipinangako kay Abraham. Samakatuwid, 
nagwakas iyon noong mga 1467 B.C.E., nang mata- 
pos ang panimulang pananakop sa Canaan, anupat 
sinimulan itong paghati-hatian. Yamang ang nume- 
ro ay sinasabing tinantiya lamang, hindi na gaanong 
mahalaga ang pagkakaiba na mga isang taon. 

Mula 997 B.C.E. hanggang sa pagkatiwang- 
wang ng Jerusalem. Isang nakatutulong na giya 
hinggil sa kabuuang haba ng kapanahunang ito ng 
mga hari ang masusumpungan sa Ezekiel 4:1-7 na 
tumatalakay sa kunwa-kunwariang pagkubkob sa 
Jerusalem na isinagawa ng propetang si Ezekiel 
ayon sa utos ng Diyos. Si Ezekiel ay hihiga sa kani- 
yang kaliwang tagiliran sa loob ng 390 araw upang 
‘dalhin ang kamalian ng sambahayan ng Israel,’ at 
sa kaniyang kanang tagiliran naman sa loob ng 
40 araw upang “dalhin ang kamalian ng sambaha- 
yan ni Juda,' at bawat araw ay ipinakitang kumaka- 
tawan sa isang taon. Maliwanag na ang dalawang 


139 


yugto (390 taon at 40 taon) na inilarawan sa gayong 
paraan ay kumakatawan sa haba ng pagtitimpi ni 
Jehova sa dalawang kaharian dahil sa idolatrosong 
landasin ng mga ito. Gaya ng ipinakikita sa Soncino 
Books of the Bible (komentaryo sa Ezekiel, p. 20, 21), 
ganito ang pagkaunawa ng mga Judio sa hulang ito: 
“Ang pagkakasala ng Hilagang Kaharian ay sumak- 
law sa isang yugto na 390 taon ([ayon sa] Seder 
Olam [ang pinakamaagang kronika na naingatan sa 
wikang Hebreo pagkaraan ng pagkatapon], [at sa 
mga Rabbi na sina] Rashi at Ibn Ezra). Kinalkula ni 
Abarbanel, na sinipi ni Malbim, ang yugto ng pag- 
kakasala ng Samaria bilang mula noong panahon ng 
pagkakahati sa ilalim ni Rehoboam . . . hanggang sa 
pagbagsak ng Jerusalem. ... Ang kanan [na tagili- 
ran, na inihiga ni Ezekiel] ay tumutukoy sa timog, 
samakatuwid nga ang Kaharian ng Juda na nasa 
gawing timog o kanan. . . . Ang katiwalian ng Juda 
ay tumagal nang apatnapung taon at nagsimula di- 
nagtagal matapos bumagsak ang Samaria. Ayon 
kay Malbim, ang panahong iyon ay kinakalkula 
mula sa ikalabintatlong taon ng paghahari ni Josias 
... nang simulan ni Jeremias ang kaniyang minis- 
teryo. (Jer. i. 2).”--Inedit ni A. Cohen, London, 
1950. 

Ang yugto mula nang mahati ang kaharian no- 
ong 997 B.C.E. hanggang sa pagbagsak ng Jerusa- 
lem noong 607 B.C.E. ay 390 taon. Bagaman totoo 
na ang Samaria, na kabisera ng hilagang kaharian, 
ay bumagsak na sa Asirya noong 740 B.C.E., nang 
ikaanim na taon ni Hezekias (2Ha 18:9, 10), mala- 
mang na may ilang bahagi ng populasyon na tuma- 
kas patungo sa timugang kaharian bago dumating 
ang mga Asiryano. (Pansinin din ang situwasyon sa 
Juda pagkatapos na mahati ang kaharian gaya ng 
inilalarawan sa 2Cr 10:16, 17.) Ngunit, higit na ma- 
halaga, ang patuloy na pagmamasid ng Diyos na Je- 
hova sa mga Israelita ng itinapong hilagang kahari- 
an, anupat isinasali pa rin sila sa mga mensahe ng 
kaniyang mga propeta bagaman matagal nang bu- 
magsak ang Samaria, ay nagpapakitang kinakata- 
wanan pa rin ng kabiserang lunsod ng Jerusalem 
ang kanilang mga kapakanan at na ang pagbagsak 
nito noong 607 B.C.E. ay isang kapahayagan ng ka- 
hatulan ni Jehova hindi lamang laban sa Juda kun- 
di laban sa bansang Israel sa kabuuan. (Jer 3:11-22, 
11:10-12, 17, Eze 9:9, 10) Nang bumagsak ang lun- 
sod, gumuho ang pag-asa ng bansa sa kabuuan 
(maliban sa ilan na nag-ingat ng tunay na pana- 
nampalataya).--Eze 37:11-14, 21, 22. 

Sa tsart sa pahina 141-143, ang 390-taóng yug- 
tong ito ay ginamit bilang isang mapagkakatiwala- 
ang giya sa kronolohiya. Kung susumahin, ang 
mga taong itinala para sa lahat ng paghahari ng 
mga hari sa Juda mula kay Rehoboam hanggang 


KRONOLOHIYA 


kay Zedekias ay may kabuuang 393 taon. Baga- 
man sinisikap ng ilang kronologo ng Bibliya na 
pagtugma-tugmain ang datos na may kinalaman 
sa mga hari sa pamamagitan ng maraming mag- 
kakasabay na paghahari at “interregnum [pana- 
hong bakante ang trono sa pagitan ng mga pagha- 
hari]” sa panig ng Juda, waring isang magkasabay 
na paghahari lamang ang mahalagang ipakita. Ito 
ay sa kaso ni Jehoram, na sinasabi (halimbawa, sa 
tekstong Masoretiko at sa ilan sa pinakamatatan- 
dang manuskrito ng Bibliya) na naging hari “sa- 
mantalang si Jehosapat ay hari ng Juda,” anupat 
nagbibigay ng saligan upang ipalagay na nagkaro- 
on noon ng magkasabay na paghahari. (2Ha 8:16) 
Sa ganitong paraan, ang kabuuang yugtong ito ay 
hindi lumalampas ng 390 taon. 

Ang tsart na ito ay hindi nilayong ituring bilang 
isang ganap na kronolohiya kundi, sa halip, isa itong 
mungkahing paglalahad ng mga paghahari ng dala- 
wang kaharian. Tinatalakay ng sinaunang kinasi- 
hang mga manunulat ang mga katotohanan at mga 
numero na pamilyar na pamilyar sa kanila at sa 
mga Judio noon, at hindi naging suliranin ang iba't 
ibang pangmalas hinggil sa kronolohiya na pinang- 
hawakan ng mga manunulat sa partikular na mga 
yugto. Hindi ganito ang kalagayan sa ngayon, kaya 
naman maaaring masiyahan na lamang tayo sa 
paggawa ng isang kaayusan na makatuwirang kasu- 
wato ng ulat ng Bibliya. 

Mula 607 B.C.E. hanggang sa pagbabalik 
mula sa pagkatapon. Ang haba ng yugtong ito 
ay itinakda ng sariling batas ng Diyos may kinala- 
man sa Juda, na “ang buong lupaing ito ay magi- 
ging isang wasak na dako, isang bagay na panggi- 
gilalasan, at ang mga bansang ito ay kailangang 
maglingkod sa hari ng Babilonya nang pitumpung 
taon. ”---Jer 25:8-11. 

Ayon sa hula ng Bibliya, ang 70-tadng yugtong ito 
ay maaari lamang tumukoy sa panahon sa pagitan 
ng pagkatiwangwang ng Juda, na kaakibat ng pag- 
kawasak ng Jerusalem, at ng pagbabalik ng mga Ju- 
diong tapon sa kanilang sariling lupain bilang resul- 
ta ng batas ni Ciro. Malinaw na sinasabi ng hula na 
ang 70 taon ay magiging mga taon ng pagkatiwang- 
wang ng lupain ng Juda. Gayon ang pagkaunawa ng 
propetang si Daniel sa hulang ito, sapagkat sinabi 
niya: “Napag-unawa ko, akong si Daniel, sa pama- 
magitan ng mga aklat ang bilang ng mga taon na 
may kinalaman doon ay dumating kay Jeremias na 
propeta ang salita ni Jehova, na magaganap ang 
mga pagkawasak ng Jerusalem, samakatuwid ay pi- 
tumpung taon.” (Dan 9:2) Matapos ilarawan ang pa- 
nanakop ni Nabucodonosor sa Jerusalem, ang 2 Cro- 
nica 36:20, 21 ay nagsabi: “Karagdagan pa, dinala 
niyang bihag sa Babilonya yaong mga nalabi mula 


KRONOLOHIYA 


sa tabak, at sila ay naging mga lingkod niya at 
ng kaniyang mga anak hanggang sa magsimulang 
maghari ang maharlikang pamahalaan ng Persia, 
upang tuparin ang salita ni Jehova sa pamamagitan 
ng bibig ni Jeremias, hanggang sa mabayaran ng 
lupain ang mga sabbath nito. Ito ay nangilin ng sab- 
bath sa lahat ng mga araw ng pagkatiwangwang, 
upang ganapin ang pitumpung taon.” 

Ang huling pagkubkob sa Jerusalem ay sumapit 
noong ika-9 na taon ni Zedekias (609 B.C.E.), at bu- 
magsak ang lunsod noong kaniyang ika-11 taon 
(607 B.C.E.), na katumbas naman ng ika-19 na 
taon ng aktuwal na pamamahala ni Nabucodonosor 
(kung bibilang mula sa kaniyang taon ng pagluklok 
noong 625 B.C.E.). (2Ha 25:1-8) Noong ikalimang 
buwan ng taong iyon (sa buwan ng Ab, katumbas 
ng huling bahagi ng Hulyo at unang bahagi ng 
Agosto), ang lunsod ay sinunog, ang mga pader 
ay giniba, at ang karamihan sa mga tao ay di- 
nala sa pagkatapon. Ngunit “ang ilan sa mga ta- 
ong maralita sa lupain” ay hinayaang maiwan, at 
nanatili sila roon hanggang noong mapaslang si 
Gedalias, ang inatasan ni Nabucodonosor, na na- 
ging dahilan naman upang tumakas sila patungong 
Ehipto, anupat naiwan ang Juda na lubusang ti- 
wangwang. (2Ha 25:9-12, 22-26) Iyon ay noong 
ikapitong buwan, ang Etanim (o Tisri, katumbas 
ng huling bahagi ng Setyembre at unang baha- 
gi ng Oktubre). Kaya ang pagbilang sa 70 taon 
ng pagkatiwangwang ay tiyak na nagsimula noong 
mga Oktubre 1, 607 B.C.E., anupat natapos noong 
537 B.C.E. Pagsapit ng ikapitong buwan ng huling 
nabanggit na taon, ang unang nakabalik na mga 
Judio ay dumating sa Juda, 70 taon mula sa pasimu- 
la ng lubusang pagkatiwangwang ng lupain.---2Cr 
36:21-23, Ezr 3:1. 

Mula 537 B.C.E. hanggang sa pagkakumber- 
te ni Cornelio. Noong ikalawang taon pagkaba- 
lik mula sa pagkatapon (536 B.C.E.), ang punda- 
syon ng templo ay muling inilatag sa Jerusalem, 
bagaman noon lamang ikaanim na taon ng pagha- 
hari ni Dario I (Persiano) natapos ang muling-itina- 
yong templo. (Ezr 3:8-10, 6:14, 15) Yamang hindi 
nakapaghari si Dario sa Babilonya maliban noong 
talunin niya ang rebeldeng si Nabucodonosor III 
noong Disyembre ng 522 at bihagin at patayin 
niya ito sa Babilonya di-nagtagal pagkatapos niya- 
on, ang taong 522 B.C.E. ay maaaring ituring na 
taon ng pagluklok ni Haring Dario I. Kung gayon, 
ang kaniyang unang opisyal na taon ng paghahari 
ay nagsimula noong tagsibol ng 521 B.C.E. (Baby- 
lonian Chronology, 626 B.C.-A.D. 75, p. 30) Sama- 
katuwid, ang ikaanim na taon ni Dario ay nagsi- 
mula noong Abril 12, 516 B.C.E., at nagpatuloy 
hanggang sa katapusan ng Marso ng 515 B.C.E. 


140 


Kung ibabatay rito, ang muling pagtatayo ni Zeru- 
babel ng templo ni Jehova ay natapos noong Mar- 
so 6 ng 515 B.C.E. 

Ang sumunod na mahalagang petsa ay ang ika- 
20 taon ni Artajerjes (Longimanus), ang taon nang 
pahintulutan si Nehemias na pumaroon sa Jerusa- 
lem upang muli itong itayo. (Ne 2:1, 5-8) Ang 
mga dahilan kung bakit mas pinipili ang petsang 
455 B.C.E. para sa taong iyon kaysa sa popular 
na petsang 445 B.C.E. ay tinatalakay sa artiku- 
long Persia, MGA PERSIANO. Ang mga pangyayari 
nang taong iyon na kinapapalooban ng muling 
pagtatayo ng Jerusalem at ng mga pader nito 
ay nagsilbing palatandaan ng pasimula ng hula 
hinggil sa “pitumpung sanlinggo” sa Daniel 9:24- 
27. Maliwanag na ang mga sanlinggong binanggit 
doon ay “mga sanlinggo ng mga taon” (Dan 9:24, 
RS, AT, Mo), na may kabuuang 490 taon. Gaya ng 
ipinakikita sa ilalim ng pamagat na PITUMPUNG SAN- 
LINGGO, tinukoy ng hula na lilitaw si Jesus bilang 
Mesiyas sa taong 29 C.E.: na mamamatay siya sa 
“kalahati ng sanlinggo" o sa kalagitnaan ng huling 
sanlinggo ng mga taon, samakatuwid nga, sa ta- 
Ong 33 C.E.: at na magwawakas ang yugto ng 
pantanging lingap ng Diyos sa mga Judio sa ta- 
Ong 36 C.E. Samakatuwid, ang 70 sanlinggo ng 
mga taon ay nagtapos nang makumberte si Corne- 
lio, 490 taon mula noong taong 455 B.C.E.---Gaw 
10:30-33, 44-48, 11:1. 

Ang paglitaw ni Jesus bilang Mesiyas ay naganap 
sa mismong taong inihula, marahil ay mga anim na 
buwan matapos simulan ni Juan na Tagapagbautis- 
mo ang kaniyang pangangaral noong “ikalabinli- 
mang taon ng paghahari ni Tiberio Cesar.” (Luc 
1:36, 3:1, 2, 21-23) Yamang hinirang ng Senadong 
Romano si Tiberio bilang emperador noong Setyem- 
bre 15 ng 14 C.E., ang kaniyang ika-15 taon ay mula 
noong huling bahagi ng 28 C.E. hanggang noong 
29 C.E. (Tingnan ang TIBERIO.) Kung gayon, ipinaki- 
kita ng katibayan na ang bautismo ni Jesus at ang 
pagpapahid sa kaniya ay naganap noong taglagas 
ng taong 29 C.E. 

Yamang si Jesus ay “mga tatlumpung taong gu- 
lang” nang bautismuhan siya noong 29 C.E. 
(Luc 3:23), ang kaniyang kapanganakan ay naganap 
30 taon bago nito, o noong bandang taglagas ng 
2 B.C.E. Ipinanganak siya noong panahon ng pagha- 
hari ni Cesar Augusto at ng pagkagobernador ni 
Quirinio sa Sirya. (Luc 2:1, 2) Ang pamamahala ni 
Augusto ay sumaklaw mula 27 B.C.E. hanggang 
14 C.E. Ang Romanong senador na si P. Sulpicio 
Quirinio ay makalawang ulit na naging gobernador 
ng Sirya, anupat maliwanag na ang unang pagkaka- 
taon ay noong pagkatapos ni P. Quintilius Varus, na 
ang panunungkulan bilang emisaryo ng Sirya ay 


TAMPOK NA MGA PETSA 
Noong Kapanahunan ng mga Hari ng Juda at ng Israel 


ANG LABINDALAWANG-TRIBONG KAHARIAN 


SAUL nagsimulang mamahala bilang hari sa 12 tribo (40 taon) 
Propeta: Samuel 
Mga mataas na saserdote: Ahias, Ahimelec 
Kapanganakan ni David 
Natapos ni Samuel ang aklat ng Mga Hukom 
Natapos ni Samuel ang aklat ng Ruth 
Natapos ang aklat ng 1 Samuel 


DAVID nagsimulang mamahala bilang hari ng Juda 
sa Hebron (40) 


Mga propeta: Natan, Gad, Zadok 
Mataas na saserdote: Abiatar 


David naging hari sa buong Israel: ginawang kabisera niya 
ang Jerusalem 


Natapos nina Gad at Natan ang 2 Samuel 
SOLOMON nagsimulang mamahala bilang hari (40) 
Mga propeta: Natan, Ahias, Ido 
Mga mataas na saserdote: Abiatar, Zadok 
Nagsimula ang pagtatayo ng templo ni Solomon 
Natapos ang templong itinayo ni Solomon sa Jerusalem 
Isinulat ni Solomon ang Awit ni Solomon 
Isinulat ni Solomon ang aklat ng Eclesiastes 


KAHARIAN NG JUDA KAHARIAN NG ISRAEL 


REHOBOAM nagsimulang mamahala bilang hari (17 taon): 
bansa nahati sa dalawang kaharian 


Mga propeta: Semaias, Ido 


Sisak ng Ehipto sumalakay sa Juda at kinuha ang 
mga kayamanan mula sa templo sa Jerusalem 


ABIAS (ABIAM) nagsimulang mamahala bilang hari (3) 
Propeta: Ido 


ASA maliwanag na nagsimulang mamahala (41), ngunit 
ang kaniyang unang opisyal na taon ng paghahari 
ay binilang mula 977 


Mga propeta: Azarias, Oded, Hanani 


Zera na Etiope nakipagdigma sa Juda 


Petsa B.C.E. 


141 


PANSININ: Ang tsart na ito ay naglalaan ng isang 
sumaryo ng mahahalagang pangyayaring may 
kaugnayan sa mga hari ng Juda at ng Israel. Gi- 
nawang batayan ang rekord ng Bibliya hinggil 
sa mga taong ipinamahala ng mga hari ng Juda 
upang maitakda ang ibang mga petsa. Ang mga 
petsang ibinigay para sa pamamahala ng mga 
Judeanong hari ay nagsisimula sa tagsibol ng 
nabanggit na taon at nagtatapos sa tagsibol 
ng sumunod na taon. Ang mga petsa naman 
ng paghahari ng mga hari sa Israel ay itinug- 
ma sa mga petsa ng paghahari ng mga hari 
sa Juda. Maraming inilaang impormasyon sa 
Bibliya tungkol sa mga hari na magkakasabay 
na namahala, at isinaalang-alang ang mga iyon 
upang maitakda ang mga petsang ito. 
Nakatala rin dito ang mga mataas na saserdo- 
te at mga propetang binanggit sa rekord ng Bib- 
liya may kaugnayan sa iba't ibang mga hari. 
Ngunit hindi masasabing kumpleto ang talaang 
ito. Ang Aaronikong pagkasaserdote ay unang 
nanungkulan sa tabernakulo, at pagkatapos ay 
sa templo, anupat lumilitaw na walang patlang 
ang hanay nito hanggang noong panahon ng 
pagkatapon sa Babilonya. Ipinahihiwatig din ng 
Bibliya na, bukod sa mga propetang nabanggit 
ang mga pangalan, marami pa ang naglingkod 
sa sagradong katungkulang ito.--1Ha 18:4, 2Cr 
36:15, 16. 


JEROBOAM nagsimulang mamahala bilang hari sa 
10 tribo sa hilaga, lumilitaw na mula sa Sikem 
muna, pagkatapos ay mula sa Tirza (22 taon) 


Propeta: Ahias 


NADAB nagsimulang mamahala bilang hari (2) 


BAASA pinaslang si Nadab at pagkatapos ay 
nagsimulang mamahala bilang hari (24) 


Propeta: Jehu (anak ni Hanani) 


ELAH nagsimulang mamahala bilang hari (2) 


ZIMRI, isang pinuno ng militar, pinaslang si Elah at 
pagkatapos ay namahala bilang hari (7 araw) 


OMRI, pinuno ng hukbo, nagsimulang mamahala bilang 
hari (12 


Tibni naging hari sa isang bahagi ng taong-bayan, 
anupat lalong nahati ang bansa 


Omri nagtagumpay laban kay Tibni at naging 
nagsosolong tagapamahala sa Israel 


Omri binili ang bundok ng Samaria at itinayo roon 
ang kaniyang kabisera 


AHAB nagsimulang mamahala bilang hari (22) 
Mga propeta: Elias, Micaias 


KAHARIAN NG JUDA Petsa B.C.E. KAHARIAN NG ISRAEL 
JEHOSAPAT maliwanag na nagsimulang mamahala (25), 937 
ngunit ang kaniyang unang opisyal na taon ng 
paghahari ay binilang mula 936 
Mga propeta: Jehu (anak ni Hanani), Eliezer, Jahaziel 
Mataas na saserdote: Amarias 
c. 920 AHAZIAS, anak ni Ahab, ‘naging hari’ (2), maliwanag na 
buhay pa noon ang kaniyang ama, 
Mga taon ng pamamahala ni Ahazias maaaring bilangin 
mula mga 919 
Propeta: Elias 
Jehoram na anak ni Jehosapat, sa paanuman ay nakasama c. 919 
ng kaniyang ama sa pamamahala 
C. 917 JEHORAM, anak ni Ahab, nagsimulang mamahala bilang 
nagsosolong hari ng Israel (12): ngunit sa di-kukulangin 
sa isang teksto, maaaring pati ang maikling paghahari 
ng kaniyang kapatid na si Ahazias, na namatay na wa- 
lang anak, ay isinama sa pamamahala niya 
Propeta: Eliseo 
JEHORAM naging opisyal na kasamang-tagapamahala 913 
ni Jehosapat, anupat mula sa panahong iyon ay 
maaaring bilangin ang paghahari ni Jehoram (8) 
Propeta: Elias 
Jehosapat namatay at Jehoram naging nagsosolong c. 911 
tagapamahala 
AHAZIAS, anak ni Jehoram, nagsimulang mamahala (1), c. 906 
bagaman marahil ay pinahiran upang maging hari 
noong mga 907 
Mataas na saserdote: Jehoiada 
ATHALIA inagaw ang trono (6) c. 905 JEHU, isang pinuno ng militar, pinaslang si Jehoram at 
pagkatapos ay nagsimulang mamahala (28): ngunit 
waring ang kaniyang mga taon ng paghahari ay 
binilang mula mga 904 
Propeta: Eliseo 
JEHOAS, anak ni Ahazias, nagsimulang mamahala 898 
bilang hari (40) 
Mataas na saserdote: Jehoiada 
876 JEHOAHAZ nagsimulang mamahala bilang hari (17) 
c. 862 Jehoas maliwanag na nakasama sa paghahari ng 
kaniyang amang si Jehoahaz 
c. 859 JEHOAS, anak ni Jehoahaz, nagsimulang mamahala 
bilang nagsosolong hari ng Israel (16) 
Propeta: Eliseo 
AMAZIAS nagsimulang mamahala bilang hari (29) 858 
Jehoas ng Israel binihag si Amazias, sinira ang pader p. 858 
ng Jerusalem, at kinuha ang mga kayamanan mula 
sa templo 
c. 844 JEROBOAM Il nagsimulang mamahala bilang hari (41) 
Mga propeta: Jonas, Oseas, Amos 
Aklat ng Jonas naisulat 
UZIAS (AZARIAS) nagsimulang mamahala bilang hari (52) 829 
Mga propeta: Oseas, Joel (?), Isaias 
Mataas na saserdote: Azarias (Il) 
Aklat ng Joel marahil naisulat c. 820 
Uzias “naging hari sa isang pantanging diwa, anupat c. 818 
posibleng malaya na sa pamumuno ni Jeroboam Il 
Aklat ng Amos naisulat c. 804 
c. 803 ZACARIAS “nagsimulang maghari sa isang diwa, ngunit 
maliwanag na ang paghahari ay lubusan lamang na- 
pagtibay bilang kaniya noong mga 792 (6 na buwan) 
6 T91 SALUM pinaslang si Zacarias at pagkatapos ay namahala 
bilang hari (1 buwan) 
c. 791 MENAHEM pinaslang si Salum at pagkatapos ay nagsimu- 
lang mamahala, ngunit waring ang kaniyang mga taon 
ng paghahari ay binilang mula noong mga 790 (10) 
c. 780 PEKAHIAS nagsimulang mamahala bilang hari (2) 
c. 778 PEKA pinaslang si Pekahias at pagkatapos ay nagsimulang 


mamahala bilang hari (20) 
Propeta: Oded 


KAHARIAN NG JUDA Petsa B.C.E. KAHARIAN NG ISRAEL 
JOTAM nagsimulang mamahala bilang hari (16) 777 
Mga propeta: Mikas, Oseas, Isaias 
AHAZ maliwanag na nagsimulang mamahala (16), 762 
ngunit ang kaniyang unang opisyal na taon ng 
paghahari ay binilang mula 761 
Mga propeta: Mikas, Oseas, Isaias 
Mataas na saserdote: Urias (?) 
Ahaz maliwanag na naging sakop ni Tiglat-pileser IIl C59) 
ng Asirya 
C. 758 HOSEA pinaslang si Peka at pagkatapos ay “nagsimu- 
lang maghari” bilang kahalili niya, ngunit waring 
ang kaniyang kontrol ay lubusang naitatag o po- 
sibleng tumanggap siya ng suporta ng Asiryanong 
monarka na si Tiglat-pileser lll noong mga 748 
(9 na taon) 
HEZEKIAS maliwanag na nagsimulang mamahala (29), 746 
ngunit ang kaniyang unang opisyal na taon ng 
paghahari ay binibilang mula 745 
Mga propeta: Mikas, Oseas, Isaias 
Mataas na saserdote: Azarias (Il o II) 
p. 745 Aklat ng Oseas natapos 
742 Sinimulang kubkubin ng hukbong Asiryano ang 
Samaria 
740 Asirya nilupig ang Samaria, sinupil ang Israel: 
nagwakas ang hilagang kaharian 
Senakerib sumalakay sa Juda 732 
Aklat ng Isaias natapos p. 732 
Aklat ng Mikas natapos DE TAIT 
Pagtitipon sa Mga Kawikaan natapos CRIN. 
MANASES nagsimulang mamahala bilang hari (55) 716 
AMON nagsimulang mamahala bilang hari (2) 661 
JOSIAS nagsimulang mamahala bilang hari (31) 659 
Mga propeta: Zefanias, Jeremias, ang propetisang 
si Hulda 
Mataas na saserdote: Hilkias 
Aklat ng Zefanias naisulat b. 648 PANSININ: Pagkatapos na mabihag 
| ang Samaria, ang sampung tribo ng 
Aklat ng Nahum naisulat b. 632 kaharian ng Israel ay dinala sa pag- 
JEHOAHAZ namahala bilang hari (3 buwan) 628 katapon. Ngunit ang lupain ay hindi 
a À F naiwang tiwangwang, gaya ng nang- 
JEHOIAKIM nagsimulang mamahala bilang hari, 628 yari sa Juda pagkatapos na mawa- 
sakop ng Ehipto (11) sak ang Jerusalem noong 607 B.C.E. 
: G) i Inilipat ng hari ng Asirya ang mga 
Moa propeta Habakuk 0), Jeremias tao mula sa Babilonya, Cuta, Ava, 
Aklat ng Habakuk marahil naisulat c. 628 Hamat, at Separvaim sa mga lunsod 
Nabucodonosor Il ginawang sakop ng Babilonya 620 ng Israel upang manahanan doon. 
si Jehoiakim Naroroon pa ang kanilang mga ina- 
JEHOIAKIN nagsimulang mamahala bilang hari 618 BNG NA AASA PA GAD 
(3 buwan 10 araw) muling itayo ang templo.--2Ha 17: 
Nabucodonosor Il kumuha ng mga Judiong bihag 617 (a. Bak Ear dhil, 2. 
at mga kayamanan ng templo at dinala ang 
mga ito sa Babilonya 
ZEDEKIAS nagsimulang mamahala bilang hari (11) 617 
Mga propeta: Jeremias, Ezekiel 
Mataas na saserdote: Seraias 
Nabucodonosor Il muling sumalakay sa Juda: 609 
pagkubkob sa Jerusalem nagsimula 
Mga pader ng Jerusalem nabutasan noong ika-9 na 607 
araw ng ika-4 na buwan 
Jerusalem at ang templo sinunog noong ika-10 araw 607 
ng ika-5 buwan 
Huling mga Judio umalis sa Juda noong mga 607 
kalagitnaan ng ika-7 buwan 
Jeremias isinulat ang aklat ng Mga Panaghoy 607 
Aklat ng Obadias naisulat c. 607 


KRUS 


nagwakas noong 4 B.C.E. Ipinapalagay ng ilang is- 
kolar na ang unang pagkagobernador ni Quirinio ay 
noong 3-2 B.C.E. (Tingnan ang PAGPAPAREHISTRO, 
PAGREREHISTRO.) Si Herodes na Dakila ang hari noon 
ng Judea, at nakita natin na may katibayan na ma- 
lamang na taong 1 B.C.E nang siya'y namatay. Kaya 
naman ipinahihiwatig ng lahat ng taglay nating ebi- 
densiya, at lalo na ng mga pagtukoy sa Kasulatan, 
na ang Anak ng Diyos ay ipinanganak bilang tao 
noong taglagas ng 2 B.C.E. 

Ang mas huling kapanahunang apostoliko. 
Posibleng tantiyahin ang mga petsa ng ilang pang- 
yayari sa yugtong ito. Ang hula ng malaking taggu- 
tom na binigkas ng propetang Kristiyano na si 
Agabo, at ang kasunod na pag-uusig na sulsol ni 
Herodes Agripa I, na humantong sa kamatayan ng 
apostol na si Santiago at sa pagkakabilanggo ni Pe- 
dro, ay maliwanag na nangyari noong mga 44 C.E. 
(Gaw 11:27-30, 12:1-4) Namatay si Herodes Agripa 
nang taong iyon, at may katibayan na ang ini- 
hulang taggutom ay naganap noong mga taong 
46 C.E. Malamang na sa huling nabanggit na pe- 
tsang ito isinagawa nina Pablo at Bernabe ang tu- 
long bilang paglilingkod.--Gaw 12:25. 

Maaaring petsahan ang unang pagdalaw ni Pablo 
sa Corinto batay sa panahon ng pagkaproconsul ni 
Galio. (Gaw 18:1, 11-18) Gaya ng ipinaliwanag sa 
artikulong GALIO, waring ang kaniyang pagkapro- 
consul ay sumaklaw mula sa tag-araw ng 51 C.E. 
hanggang sa tag-araw ng 52 C.E., bagaman mas 
pabor ang ilang iskolar sa 52/53 C.E. Samakatuwid, 
malamang na ang 18-buwang gawain ni Pablo sa 
Corinto ay nagsimula noong taglagas ng 50 C.E., 
anupat natapos noong tagsibol ng 52 C.E. Karagda- 
gan pa, dalawa sa mga kasamahan ni Pablo sa Co- 
rinto, sina Aquila at Priscila, ang kamakailan la- 
mang ay dumating doon mula sa Italya dahil sa utos 
ni Emperador Claudio na lisanin ng lahat ng mga 
Judio ang Roma. (Gaw 18:2) Sinabi ni Paulus Oro- 
sius, istoryador noong ikalimang siglo, na ang utos 
na ito ay ibinigay noong ikasiyam na taon ni Clau- 
dio, samakatuwid nga, noong 49 C.E. o maagang ba- 
hagi ng 50 C.E. 

Ang dalawang taon na ginugol ni Pablo sa bi- 
langguan sa Cesarea ay noong huling dalawang 
taon ng pagkagobernador ni Felix, anupat pagkata- 
pos nito ay ipinadala si Pablo sa Roma ng kahalili ni 
Felix na si Porcio Festo. (Gaw 21:33; 23:23-35, 
24:27) Hindi matiyak ang petsa ng pagluklok ni 
Festo, yamang iba't ibang konklusyon ang inihaha- 
rap ng katibayan ng kasaysayan. Gayunman, wa- 
ring ang taong 58 C.E. ang pinakaposibleng petsa. 
Ang kasunod nito na pagdating ni Pablo sa Roma 
ay maaaring ipalagay na naganap sa pagitan ng 
59 at 61 C.E. 


144 


Ang malaking sunog na sumalanta sa Roma ay 
nangyari noong Hulyo ng 64 C.E. at sinundan ito ng 
mabagsik na pag-uusig sa mga Kristiyano, sa sulsol 
ni Nero. Malamang na di-kalaunan pagkatapos nito, 
naganap ang ikalawang pagkakabilanggo ni Pablo at 
ang pagpatay sa kaniya. (2Ti 1:16, 4:6, 7) Ang pag- 
papatapon naman kay Juan sa isla ng Patmos ay ka- 
raniwan nang ipinapalagay na naganap noong pana- 
hon ng paghahari ni Emperador Domitian. (Apo 1:9) 
Umabot sa sukdulan ang pag-uusig sa mga Kristiya- 
no noong panahon ng kaniyang pamamahala (81- 
96 C.E.), lalo na noong huling tatlong taon. Ayon sa 
tradisyonal na pangmalas, si Juan ay pinalaya mula 
sa pagkatapon pagkamatay ni Domitian at namatay 
siya sa Efeso sa pagtatapos ng unang siglo C.E. Sa 
gayon, matapos isulat ni Juan ang kaniyang mga li- 
ham nang panahong iyon, nakumpleto ang kanon ng 
Bibliya at natapos ang kapanahunang apostoliko. 


KRUS. 


KUB. Isang di-kilalang grupo ng mga tao na ka- 
bilang sa mga nakipag-alyansa sa Ehipto. Ang Kub 
ay nakatala kasama ng Etiopia, Put, Lud, at ng 
“mga anak ng lupain ng tipan” (maaaring tumutu- 
koy sa mga Israelitang tumakas patungong Ehip- 
to pagkatapos ng pagpaslang kay Gedalias noong 
607 B.C.E.), at lahat ng mga ito'y itinalagang “ma- 
buwal sa pamamagitan ng tabak.” (Eze 30:4, 5) Ipi- 
napalagay ng ilan na ang Kub ay tumutukoy sa 
Libya, at ganito ang salin dito ng ilang bersiyon. 
--LXX, RS. 


KUBOL. Isang silungan na tulad-bubong, yari 
sa mga sanga at mga dahon ng punungkahoy, at 
kung minsan ay may sahig na kahoy na nakataas 
mula sa lupa: sa Hebreo, suk:kah' (sokh sa Pan 2:6), 
at sa Griego naman, skene’. (Gaw 15:16) Kapag pa- 
nahon ng taunang Kapistahan ng mga Kubol sa Je- 
rusalem, ang mga kubol ay itinatayo sa mga bubu- 
ngan ng bahay, sa mga looban, sa mga liwasan, 
maging sa bakuran ng templo, at sa tabi ng mga 
daan malapit sa Jerusalem. Mga sanga ng punong 
alamo, punong olibo, at puno ng langis, pati mga 
dahon ng palma at ng mabangong mirto ang gina- 
gamit sa mga ito. Ito ay upang ipaalaala sa Israel na 
pinatahan sila ni Jehova sa mga kubol noong ilabas 
niya sila mula sa Ehipto.--Lev 23:34, 40-43, Ne 
8:15; tingnan ang KAPISTAHAN NG MGA KUBOL. 

Ginamit din sa maraming praktikal na layunin 
ang mga kubol. Gumawa si Jacob ng mga kubol na 
mapagsisilungan ng kaniyang kawan, at ang ipina- 
ngalan niya sa dakong iyon ay Sucot, nangangahu- 
lugang “Mga Kubol.” (Gen 33:17) Gumamit ng mga 
kubol ang mga hukbo na nasa parang, partikular na 
ang mga opisyal.--- 1Ha 20:12, 16. 


Tingnan ang PAHIRAPANG TULOS. 


145 


Noon, karaniwan nang nagtatayo ng kubol, o kubo, 
sa isang ubasan o sa gitna ng bukid upang may ma- 
silungan ang bantay mula sa init ng araw habang 
nagmamanman siya laban sa mga magnanakaw 
o mga hayop. (Isa 1:8) Sa lilim nito nanananghalian 
ang mga mang-aani anupat nakatitipid sila ng oras 
na maaaksaya lamang kung uuwi pa sila mula sa bu- 
kid. Dahil sa masinsin at makapal na dahon sa bu- 
bong nito, hindi nababasa ng ulan ang mga nakasi- 
long dito. (Isa 4:6) Gayong uri ng kubol ang ginawa 
ni Jonas para sa kaniyang sarili upang magsilbing 
proteksiyon niya sa init ng araw habang hinihintay 
niya kung ano ang mangyayari sa Nineve, na laban 
dito ay humula siya.---Jon 4:5. 

Makasagisag na mga Paggamit. Sapamama- 
gitan ng ilustrasyon, isinaysay ni Isaias ang tiwang- 
wang na kalagayan ng Jerusalem ayon sa paningin 
ni Jehova, anupat inihalintulad niya ito sa isang ku- 
bol sa ubasan, na kabaligtaran ng isang matao at 
maunlad na lunsod. (Isa 1:8) Inilalarawan naman 
ni Jehova ang kaniyang sarili bilang tumatahan 
sa isang kubol ng mga ulap kapag pansamantala 
siyang bumababa mula sa langit tungo sa lupa. 
Doon nagkukubli ang kaniyang maringal na omni- 
potensiya, at mula roon lumalabas ang mga dagun- 
dong ng kulog. (Aw 18:9, 11, 2Sa 22:10, 12, Job 
36:29) Inihahalintulad ni David sa “kubol” ni Jehova 
ang dakong kublihan niyaong mga nagtitiwala kay 
Jehova.--Aw 31:20. 

Tinukoy ni Amos na muling itatayo ang “kubol 
ni David na nakabuwal.” (Am 9:11) Ipinangako ni 
Jehova kay David na ang kaharian ni David ay ma- 
giging matatag hanggang sa panahong walang tak- 
da. May kinalaman sa pagbagsak ng kaharian ng 
Juda at ng huling hari nito na si Zedekias na mula 
sa linya ni David, kinasihan si Ezekiel na humu- 
la: “Kagibaan, kagibaan, kagibaan ang gagawin ko 
roon. Kung tungkol din dito, hindi nga iyon aariin 
ninuman hanggang sa dumating siya na may legal 
na karapatan, at ibibigay ko iyon sa kaniya.” (Eze 
21:27) Mula noong panahong iyon, wala nang hari 
mula sa linya ni David ang umupo sa “trono ni Je- 
hova” sa Jerusalem. (1Cr 29:23) Ngunit noong araw 
ng Pentecostes, 33 C.E., itinawag-pansin ni Pedro na 
si Jesu-Kristo ay mula sa linya ni David at na ang 
isa na talagang tinukoy ng Diyos bilang ang perma- 
nenteng Hari. Ipinabatid ni Pedro sa mga Judiong 
nagkakatipon noon sa Jerusalem na, sa kanila mis- 
mong kapanahunan, ibinangon ni Jehova si Jesus at 
ginawa itong kapuwa Panginoon at Kristo. (Gaw 
2:29-36) Nang maglaon, sinabi ng alagad na si San- 
tiago na ang hula ni Amos ay natutupad sa pagtiti- 
pon ng mga alagad ni Kristo (mga tagapagmana ng 
Kaharian) kapuwa mula sa mga Judio at mula sa 
mga bansang Gentil.---Gaw 15:14-18, Ro 8:17. 


KULAY, MGA 


KUBOL, KAPISTAHAN NG MGA. 
nan ang KAPISTAHAN NG MGA KUBOL. 


KULANTRO, BUTO NG [sa Heb., gadh; sa 
Ingles, coriander seed]. Ang manna na kinain ng 
mga Israelita sa ilang ay sinasabing “maputi na tu- 
lad ng buto ng kulantro” (Exo 16:31), maliwanag na 
kahawig nito hindi lamang ang kulay kundi pati ang 
pangkalahatang hitsura.--Bil 11:7. 

Ang kulantro (Coriandrum sativum) ay isang ta- 
unang halaman na mula sa pamilya ng mga karot 
o mga parsli, tumataas ito nang mga 40 hanggang 
50 sentimetro (16 hanggang 20 pulgada), anupat 
tulad-parsli ang mga dahon at kulay-rosas o kulay 
puti naman ang mga kumpol ng bulaklak nito. Ang 
bunga nito ay binubuo ng bilog na mga buto na ku- 
lay puting abuhin at may lapad na 1 hanggang 
3 mm (0.04 hanggang 0.12 pulgada). Ang mga buto 
ay naglalaman ng aromatikong langis na kaayaaya 
ang lasa at ginagamit bilang espesya, gayundin bi- 
lang gamot sa di-gaanong maseselan na sakit sa ti- 
yan. 

Ang buto ng kulantro ay ginamit mula pa noong 
sinaunang mga panahon sa Ehipto at sa gayon ay 
walang alinlangang kilalang-kilala ito ng mga Isra- 
elita bago ang Pag-alis. Tumutubo ito nang ligaw sa 
lupaing iyon at gayundin sa mga lugar sa Palestina. 


KULAY, MGA. Sa mga salita at mga ekspre- 
syon sa Bibliya na tumutukoy sa kulay, hindi gina- 
gamit ang maraming eksaktong termino na makiki- 
ta sa makabagong mga tsart ng kulay. Itinawid ng 
mga manunulat ng Bibliya ang mga ideya ng kulay 
sa pamamagitan ng paglalarawan sa paksang isina- 
saalang-alang, o sa pamamagitan ng paghahalintu- 
lad ng mga bagay na di-pamilyar sa mga bagay na 
kilalang-kilala. (Exo 16:31: Apo 1:14) Ang hitsura 
ng pangkaraniwang mga bagay gaya ng dugo, ni- 
yebe, ilang uri ng ibon, apoy, mahahalagang bato, 
at iba pa, ay ginamit upang tumukoy sa kulay. (2Ha 
3:22: Aw 51:7: Sol 5:11: Mat 16:2, 3; Apo 9:17) Gina- 
gamit din ang mga kulay sa makasagisag na para- 
an at kung minsan ay may partikular na ideyang 
iniuugnay sa espesipikong mga kulay. 

Ang itim ay binabanggit upang ilarawan ang bu- 
hok (Lev 13:31, Mat 5:36), mga kabayo (Zac 6:2, 6), 
balat (Job 30:30), at ang araw (Apo 6:12). Sa Apoca- 
lipsis 6:5, 6, ang kabayong itim ay lumalarawan sa 
taggutom. Binabanggit din ng Kasulatan ang “itim 
na marmol” at “itim na pinta.”--Es 1:6, Jer 4:30. 

Ang asul ay ginagamit upang ilarawan ang iba't 
ibang anyo ng mga tininang materyales, gaya ng si- 
nulid, panali, tela, at kasuutan. (Exo 26:4, 31, 36: 
39:22: Bil 4:7) Dapat lagyan ng panaling asul ang 
ibabaw ng panggilid na palawit ng bawat kasuutan 


Ting- 


KULAY, MGA 


ng mga Israelita. (Bil 15:38, 39) Kabilang ang asul 
na gaya ng jacinto sa magagandang kulay na naka- 
palamuti sa mga baluting binanggit sa Apocalipsis 
9:17. 

Ang kayumanggi ay masusumpungan lamang sa 
isang paglalarawan sa mga tupa.--Gen 30:32, 33, 
35, 40. 

Krimson ang isa sa mga kulay ng mamahaling ti- 
ninang materyales. (2Cr 2:7, 14: 3:14: Na 2:3) Ang 
mga kasalanan ay inihahalintulad din sa matingkad 
na kulay ng krimson.--Isa 1:18. 

Makasagisag na inilalarawan na kulay-apoy ang 
kaanyuan ng malaking dragon na si Satanas na Di- 
yablo. (Apo 12:3) Ang kabayo na ganito ang kulay 
ay sumasagisag naman sa digmaan, gaya ng ipina- 
kikita sa Apocalipsis 6:4. 

Kung minsan, ang kulay noon ng mamahaling 
lana ay mamula-mulang abuhin.---Eze 27:18. 

Ang luntian (o berde) ay malimit na masumpu- 
ngan sa Kasulatan, ngunit kadalasan ay hindi ito tu- 
mutukoy sa kulay lamang. Sa halip, ipinagugunita 
nito ang kasariwaan at kasiglahan ng tumutubong 
pananim, o kaya'y ipinahihiwatig nito ang malusog 
at masaganang kalagayan ng mga bagay. (Gen 
1:30, 9:3, Exo 10:15, 2Ha 19:26, Apo 8:7) Ang mani- 
law-nilaw na luntian ay ginagamit naman may ki- 
nalaman sa kulay ng mga bagay na gaya ng mga 
bahid ng ketong sa tela at sa mga bahay na bato at 
argamasa o kapag inilalarawan ang dalisay na gin- 
to.--Lev 13:49, 14:37, Aw 68: 13. 

Ang purpura at mamula-mulang purpura ay ma- 
dalas tukuyin sa Kasulatan, bagaman walang mga 
pagtukoy hinggil sa pagkakaiba ng maraming sari- 
saring kulay na purpura na nalilikha ng iba't ibang 
tina o ng iba't ibang paraan ng pagtitina. (Exo 25:4, 
Bil 4:13: Eze 27:7, 16, Dan 5:7, 29: Mar 15:17, 20: Luc 
16:19, Apo 17:4) Dahil sa pagiging mamahalin nito, 
ang kulay na ito ay kadalasang iniuugnay o suma- 
sagisag sa kayamanan, karangalan, at maharlikang 
karingalan. 

Ang pula o mapula, mapulang gaya ng apoy, at 
manilaw-nilaw na pula ay mga terminong ginaga- 
mit upang ilarawan ang iba't ibang mga bagay, 
gaya ng balahibo (Gen 25:25), mga tininang balat 
ng barakong tupa (Exo 25:5), mga hayop (Bil 19:2; 
Huk 5:10; Zac 1:8), pananamit (Isa 63:2), at ang ka- 
langitan sa gabi (Mat 16:2, 3). Ang salitang Hebreo 
para sa “pula” o “mapula” ('adhom') ay nagmula sa 
dam, nangangahulugang “dugo.”---Gen 25:30, 9:6. 

Ang iskarlata, na isang napakatingkad na pula, ay 
masusumpungan sa mga pagtukoy sa panali o sinu- 
lid, tela at kasuutan: gayundin sa kasalanan. (Gen 
38:28, 30, Bil 4:8, Jos 2:18: Jer 4:30, Mat 27:28, Isa 
1:18) “Ang mabangis na hayop" na inilalarawan sa 
Apocalipsis 17 ay kulay iskarlata (tal 3), anupat ipi- 


146 


nakikitang iba ito sa “mabangis na hayop” ng kaba- 
nata 13. Nagagayakan ng purpura at iskarlata ang 
patutot na nakaupo sa kulay-iskarlatang mabangis 
na hayop. (Apo 17:3-5) Kaya naman ang pangitaing 
ito ay makalarawang sumasagisag sa pag-aangkin 
ng “mabangis na hayop” sa pagkahari at sa tinata- 
masang karangyaan at pagkamaharlika ng babaing 
nakasakay roon. 

Ang matingkad na pula [sa Ingles, vermilion] (Jer 
22:14: Eze 23:14) ay tumutukoy sa isang uri ng pin- 
ta na nalilikha mula sa mga oxide ng bakal o ng 
tingga. Waring una itong ginamit ng mga taga- 
Fenicia, na nag-angkat nito mula sa likas na mga 
deposito na matatagpuan sa Hilagang Aprika. Nang 
maglaon, ang mga depositong katulad niyaon sa 
Gitnang Silangan ay nilinang. 

Puti ang kulay na pinakamadalas banggitin sa Ka- 
sulatan. Hindi lamang ito ginagamit sa paglalara- 
wan kundi ginagamit din bilang sagisag ng katuwi- 
ran at espirituwal na kalinisan. (Apo 3:4: 7:9, 13, 14) 
Ang kabayong puti, gaya ng pagkakalarawan sa 
Apocalipsis 6:2 at 19:11, ay sumasagisag sa malinis 
at matuwid na pakikipagdigma sa ilalim ng pangu- 
nguna ni Jesu-Kristo. 

Noon, ang puting kasuutan ay isinusuot kapuwa 
ng mga dukha at ng may matataas na katayuan. 
Kapag binabanggit naman ang kasuutan ng mga 
anghel, kadalasang inilalarawan sila bilang nakada- 
mit ng puti. (Mar 16:5: Ju 20:12: Apo 19:14) Ang ilan 
pang mga bagay na inilalarawan bilang puti ay ang 
balahibo o buhok (Lev 13:3, Mat 5:36), laman (Lev 
13:16), mga bukid ng butil na maaari nang anihin 
(Ju 4:35), at ang trono ng matuwid na paghatol ng 
Diyos (Apo 20:11). Inihalintulad naman ni Jesus ang 
mga eskriba at mga Pariseo sa mga pinaputing libi- 
ngan. (Mat 23:27) Hinango niya ang ilustrasyong ito 
mula sa kaugalian na pagpapaputi sa mga libingan 
sa kapaligiran ng Jerusalem bago ang Paskuwa, gi- 
nagawa iyon noon upang ang mga taong magtutu- 
ngo roon para ipagdiwang ang Paskuwa ay hindi 
maging marumi dahil sa paghipo sa mga libingan. 
Sa Bibliya, may binabanggit na iba't ibang antas ng 
kaputian, gaya halimbawa ng mamula-mulang puti 
(Lev 13:19, 24) at maputlang puti.--Lev 13:39. 

Binabanggit din ang naninilaw at dilaw na gaya 
ng asupre.--Lev 13:30, 32, 36, Apo 9:17. 

Halu-halong mga kulay. Bukod sa mas espesipi- 
kong mga kulay, marami ring pananalita sa Bibliya 
na naglalarawan ng mga bagay na waring may 
di-tiyak na mga kulay o may haluang mga kulay 
--bilang halimbawa: tagping kulay (Gen 30:32, 33), 
matitingkad na kulay (Isa 63:1), maraming kulay 
(Jer 12:9), iba't ibang kulay (Eze 27:7, 16, 24: Zac 6: 
3, 7), mapula (1Sa 16:12, Sol 5:10), batik-batik (Zac 
6:3, 6), may tagpi (Gen 31:10, 12), guhit-guhit (Gen 


147 


37:3, 2Sa 13:19), may kaitiman (Sol 1:6), may dala- 
wang kulay (Eze 27:24), at sari-saring kulay (Eze 
16:16, Eze 17:3).--- Tingnan ang TINA, PAGTITINA. 

Ang Balabal ni Kristo. Dahil sa kulay ng ba- 
labal na isinuot kay Jesu-Kristo noong araw na pa- 
patayin na siya, ipinangangatuwiran ng ilang tao na 
may pagkakasalungatan sa ulat ng Bibliya may ki- 
nalaman sa kasuutang iyon. Sinabi ni Mateo na si- 
nuutan siya ng mga kawal ng “iskarlatang balabal” 
(Mat 27:28), samantalang sinasabi naman nina Mar- 
cos at Juan na ang kulay niyaon ay purpura. (Mar 
15:17: Ju 19:2) Gayunman, sa halip na ituring na 
isang pagkakasalungatan, ang ganitong pagkakaiba 
sa paglalarawan sa kulay ng kasuutan ay katibayan 
ng pagkakaiba-iba ng indibiduwalidad ng mga ma- 
nunulat ng Ebanghelyo at na hindi sila nagsabuwa- 
tan. Inilarawan ni Mateo ang balabal batay sa kung 
ano ang tingin niya rito, samakatuwid nga, ayon sa 
kaniyang pagtantiya sa kulay nito, at ang idiniin 
niya ay ang pagiging pula ng kasuutan. Hindi na- 
man ang kapulahan nito ang idiniin nina Juan at 
Marcos, anupat tinawag nila itong purpura. Maaa- 
ring tawaging “purpura” ang anumang kulay na 
may mga sangkap kapuwa ng asul at ng pula. Kaya, 
sina Marcos at Juan ay nakakasuwato ni Mateo sa 
pagsasabing ang kasuutan ay may pagkapula. Sabi- 
hin pa, maaaring naiba nang kaunti ang kulay dahil 
sa kapaligiran at sinag ng liwanag. Sa pana-pana- 
hon, nag-iiba-iba ang kulay ng isang katubigan, de- 
pende sa partikular na kulay ng kalangitan at sa si- 
nag ng liwanag sa isang takdang panahon. Kaya 
naman kung isasaalang-alang ang gayong mga sa- 
lik, mauunawaan na hindi nagkakasalungatan ang 
mga manunulat ng Ebanghelyo nang ilarawan nila 
ang kulay ng balabal na isinuot kay Kristo ng mga 
nanlilibak na mga kawal na Romano noong huling 
araw ng kaniyang buhay bilang tao. 


KULIGLIG [sa Heb., chargol': sa Ingles, cricket]. 
Isang uri ng lumuluksong insekto na kamag-anak 
ng tipaklong, bagaman naiiba sa tipaklong dahil sa 
prominenteng mga sungot sa dulo ng tiyan nito. 
Ang kuliglig-bahay at ang kuliglig-bukid ay pare- 
hong matatagpuan sa mga lupain ng Bibliya. Ang 
kaisa-isang pagbanggit sa insektong ito ay nasa Le- 
vitico 11:22, kung saan nakatala ito bilang malinis 
na pagkain. 

Isinalin ng ilang bersiyon ng Bibliya (KJ: Yg) ang 
terminong Hebreo na chargo!' bilang “uwang.” Ang 
pinakakaraniwang uri ng uwang ay gumagapang at 
hindi lumulundag. Ngunit marami ang naniniwala 
na ang salitang Hebreo ay tumutukoy sa isang uri 
ng lumuluksong insekto dahil itinala ito kasama ng 
balang. Gayunman, hindi matiyak kung aling lumu- 
luksong insekto ang tinutukoy nito. Isinalin ng mga 
tagapagsalin ang chargol' sa iba't ibang paraan bi- 


KULOG 


lang “lumilipad na balang" (AT), at “kuliglig” (AS; 
NW: RS): at kung minsa'y tinutumbasan na lamang 
ng transliterasyon ang salitang Hebreong ito.---Le, 
Da, JB. 


KULITIS [sa Ingles, nettle]. Alinman sa sari- 
saring uri ng mga halaman na may mga dahong tu- 
lad-lagari ang gilid at kadalasan ay nababalutan ng 
nakatutusok na mga balahibo na may makating li- 
kido. Kapag nahawakan, ang mga dulo ng mga ba- 
lahibo ay nababali, at ang matutulis na dulong iyon 
ay bumabaon sa balat, anupat ang likido ay nakapa- 
pasok sa sugat. Di-kukulangin sa apat na uri ng ku- 
litis ang kilalang nabubuhay sa Palestina, anupat 
ang pinakakaraniwan ay ang Roman nettle (Urti- 
ca pilulifera), na maaaring tumaas nang 1.8 m 
(6 na piye) at kadalasang matatagpuan sa mga 
guho. 

Ang mga terminong Hebreo na charul!” (Kaw 
24:31: Zef 2:9) at qim-mohs' (Isa 34:13, Os 9:6) ay 
ikinakapit sa mga halamang tumutubo sa pinabaya- 
ang mga bukid at mga guho. Sa Job 30:7, ang cha- 
rul ay tumutukoy sa matataas na halaman. Ang isa 
pang salitang Hebreo na sirpadh' (“matinik na pa- 
lumpong,” KJ, “kulitis,” Ro, “nakatutusok na kulitis,” 
NW) ay itinatapat naman sa mirto.--Isa 55: 13. 

Sa Kawikaan 24:31, ang isang anyo ng salitang 
qim-mohs' (“mga dawag,” AT; “mga tinik,” KJ, “mga 
panirang-damo,” NW) ay itinuturing ng ilan na ka- 
tugma ng charul. Kaya naman ipinapalagay ng 
ilang iskolar na ang qimmohs’ ay tumutukoy sa 
mga panirang-damo sa pangkalahatan, naniniwala 
naman ang iba na ang cha-rul'ay isang panlahatang 
termino na tumutukoy sa mga palumpong. Kinuku- 
westiyon din ng ilan ang pagkakasalin sa cha-rul bi- 
lang “mga kulitis” sa Job 30:7 yamang hindi naman 
nanaisin ng mga tao na sumilong sa ilalim ng mga 
kulitis. Gayunman, sa isang pook na walang tubig, 
malamang na manganganlong ang mga tao sa lilim 
ng matataas na kulitis o, dahil sa gutom, maaaring 
tipunin nila ang mga halamang ito bilang pagkain. 
Kaya angkop naman ang pagkakasalin. 


KULOG. Ang malakas na dagundong na kasu- 
nod ng pagkislap ng kidlat. Resulta ito ng biglaang 
pag-alsa ng hangin na napainit ng gayong paglala- 
bas ng kuryente, anupat ang hangin ay ubod-bilis 
na nahahawi mula sa landas ng kidlat at pagkatapos 
ay bumabalik sa dati nitong kinaroroonan.---Job 
28:26, 38:25. 

Kung minsan, ang pandiwang Hebreo na ra- 
am” (nangangahulugang “kulog") ay binabanggit 
may kaugnayan kay Jehova (1Sa 2:10, 2Sa 22:14, 
Aw 18:13), ang Isa na sa ilang pagkakataon ay 
gumamit ng kulog upang isagawa ang kaniyang 
kalooban. Halimbawa, noong panahon ni Samuel, 


KULOG, MGA ANAK NG 


Silungan ng pastol na 
may kulungan ng tupa na 
nababakuran ng mga bato 


nilito ni Jehova ang mga Filis- 
teo sa pamamagitan ng kulog (sa 
Heb., ra am). (1Sa 7:10: iham- 
bing ang Isa 29:6.) Ang isa pang 
salitang Hebreo, qohl, kung min- 
san ay isinasaling “kulog” (1Sa 
12:17, 18, tlb sa Rbi5), ay may sa- 
ligang kahulugan na “ingay” (Exo 
32:18, 19) o “tinig.”--Deu 21:18, 
1Ha 19:12. 

Ang kasindak-sindak na da- 
gundong ng kulog ay iniuugnay 
sa tinig ni Jehova. (Job 37:4, 5; 
40:9: Aw 29:3-9) Nang mari- 
nig ng ilang Judio na nagsali- 
ta si Jehova kay Jesus mula sa 
langit, nagkaroon ng magkakai- 
bang opinyon kung ang tunog ay 
kulog o tinig ng isang anghel. (Ju 
12:28, 29, ihambing ang Apo 6:1, 
14:2: 19:6.) Yamang ang dagun- 
dong ng kulog ay kadalasang pa- 
tiunang nagpapahiwatig ng isang dumarating na 
bagyo, ang “mga kulog” ay maaaring tumukoy sa 
mga babala mula sa Diyos, gaya ng nasa Apocalip- 
sis 8:5, 10:3, 4; 16:18. 

Para sa mga Judio na nasa paanan ng Bundok Si- 
nai, ang kulog na narinig nila ay isang palatandaan 
ng presensiya ng Diyos. (Exo 19:16, ihambing ang 
Apo 4:5, 11:19.) Maaaring ang pangyayaring ito 
o ang pag-akay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan 
ng isang haliging ulap (isang dako ng kulog) ang ti- 
nutukoy ng mga salita ng salmista: “Sinagot kita [ni 
Jehova] sa kubling dako ng kulog.”---Aw 81:7. 


KULOG, MGA ANAK NG. 
BOANERGES. 


KULUNGAN. 


KULUNGAN NG TUPA. Ang nababakurang 
dako na kadalasang pinagdadalhan sa mga tupa 
kung gabi upang maipagsanggalang sila laban sa 
mga magnanakaw at mga hayop na naninila. Baga- 
man ginagamit din noon ang mga yungib at ang 
iba pang likas na mga silungan, kadalasan, ang mga 
kulungan ng tupa ay permanenteng mga kural na 
may mga batong pader (Bil 32:16: 1Sa 24:3: Zef 2:6) 
at isang pasukan. (Ju 10:1) Gaya ng mga kulungan 
ng tupa nitong kalilipas na mga panahon lamang, 
ang ibabaw ng mga batong pader ay maaaring na- 
tatakpan ng mga sanga ng matitinik na halaman. 


Tingnan ang 


Tingnan ang HAWLA, KULUNGAN. 


148 


Baka mayroon ding mabababa at patag na mga is- 
traktura sa loob ng nababakurang dako upang doon 
isilong ang mga tupa kapag masama ang panahon. 
Bagaman maaaring pinagsasama-sama sa iisang 
kulungan ang mga tupa ng ilang pastol, walang pa- 
ngamba na magkakaroon ng kalituhan. Ito ay sa da- 
hilang tumutugon lamang ang mga tupa sa tinig ng 
kani-kanilang pastol. Isang bantay-pinto ang nagli- 
lingkod sa pasukang-daan ng kulungan ng tupa at 
pinagbubuksan niya ang mga pastol tuwing umaga. 
--Ju 10:2-4. 


KUMANDANTE NG MILITAR. Ang sali- 
tang Griego na khilli'arkhos (chiliarch) ay nanga- 
ngahulugang “kumandante ng 1,000 kawal.” Mali- 
ban sa pagkagamit nito sa Apocalipsis, tumutukoy 
ito sa isang tribune ng Romanong militar. May anim 
na tribune sa bawat hukbong Romano. Gayunman, 
hindi hinati-hati ang hukbo sa ilalim ng anim na 
iba't ibang kumandante, sa halip, ang bawat tribune 
ay nangangasiwa sa buong hukbo sa loob ng isang 
kanim ng taon. Sa bawat yugto na dalawang buwan, 
dalawang tribune ang nagsasalitan sa paglilingkod 
araw-araw.---Tingnan ang HUKBO0, I (Romano). 
Malaking awtoridad ang ipinagkaloob sa ga- 
yong kumandante ng militar. Humihirang at nag- 
aatas siya ng mga senturyon. Nangangasiwa siya sa 
mga paglilitis ng mga hukumang-militar at maaa- 
ri siyang maglapat ng kaparusahang kamatayan. 


149 


Mayroon siyang lupon ng mga tagapaglingkod na 
nagsisilbing mga katulong. Ang kaniyang ranggo 
ay makikilala sa kaniyang pananamit: isang purpu- 
rang guhit sa kaniyang toga at isang gintong sing- 
sing ng karangalan. Dati, ang mga tribune na ito ay 
inihahalal ng taong-bayan, nang maglaon, ang Se- 
nado at ang iba pang mga tauhang sibil at militar 
ang nagkaroon ng pangunahing pananagutan sa 
pag-aatas sa kanila. Karaniwan na, ang kahilingan 
para rito ay sampung ta6ng paglilingkod sa huk- 
bong panlupa o limang taon sa hukbong manganga- 
bayo. Pinahintulutan ni Augusto ang mga anak ng 
mga senador na magsimula bilang mga tribune. 
Inireserba naman ni Tiberio sa kaniyang sarili ang 
karapatan ng pag-aatas sa kanila. 

Noong pagdiriwang ng kaarawan ni Herodes, ka- 
bilang ang mga kumandanteng ito sa mga panau- 
hing pandangal na pinalugdan ng mananayaw na 
si Salome. Sa harap ng gayong mga taong may 
ranggo, napilitan si Herodes na tuparin ang kani- 
yang sumpa at sa gayon ay iniutos na pugutan ng 
ulo si Juan na Tagapagbautismo. (Mar 6:21-26) 
Isang kumandante ng militar (chiliarch) ang kasa- 
ma ng mga sundalong umaresto kay Jesus.--Ju 
18:12. 

Noong mga 56 C.E., si Claudio Lisias ang kuman- 
dante ng militar ng garison sa Jerusalem. Siya ang 
nagligtas kay Pablo kapuwa mula sa mga mang- 
uumog at mula sa nagkakagulong Sanedrin at siya 
rin ang sumulat ng isang liham ng paliwanag para 
kay Gobernador Felix nang ipuslit si Pablo sa Cesa- 
rea. (Gaw 21:30-24:22) May ilang kumandante ng 
militar na naroroon nang humarap si Pablo kay He- 
rodes Agripa Il.--Gaw 25:23. 

Binabanggit din sa pangitain ni Juan, sa aklat ng 
Apocalipsis, ang “mga kumandante ng militar” bi- 
lang kasama sa mga lalapatan ng Diyos ng hatol. 
--Apo 6:15, 19:18. 


KUNEHO [sa Heb., 'ar.neveth, sa Ingles, hare]. 
Isang hayop na ngumangatngat, kabilang sa pamil- 
yang Leporidae, at malapit na kamag-anak ng rabit 
ngunit mas malaki rito. Naiiba ito sa rabit dahil ang 
mga anak nito ay karaniwan nang hindi isinisilang 
sa isang lungga sa ilalim ng lupa kundi ipinanga- 
nganak na aktibo, mabalahibo, at mulat na ang mga 
mata. Kilala ang kuneho sa labing may hati, maha- 
habang tainga, nakatayong buntot, at mahahabang 
binti sa hulihan at paa, na magagamit sa mabilis na 
pagtakas sa mga kaaway nito. Ang pinakamatutulin 
na kuneho ay sinasabing nakaaabot sa bilis na 
70 km/oras (43 mi/oras). Maraming iba't ibang uri 
ng kuneho, at ang katamtamang haba nila ay mga 
0.6 m (2 piye). Ang karaniwang kulay nila ay abu- 
hin o kayumanggi. 


KUNEHO 


Sa Kautusang ibinigay sa pamamagitan ni Moises, 
ang kuneho ay ipinagbawal kainin at tinukoy bilang 
ngumunguya ng dating kinain. (Lev 11:4, 6, Deu 
14:7) Sabihin pa, ang tiyan ng mga kuneho at mga 
rabit ay walang iba't ibang kompartment o parti- 
syon at hindi nila ibinabalik mula rito ang kanilang 
pagkain para muling nguyain, mga katangiang ka- 
ugnay ng siyentipikong klasipikasyon ng mga rumi- 
nant o mga ngumunguya ng dating kinain. Baga- 
man ang terminong Hebreo na ginamit dito para sa 
pagnguya ay literal na nangangahulugang “ibalik,” 
hindi ang makabagong siyentipikong klasipikasyon 
ng ‘pagnguya ng dating kinain” ang batayan ng pag- 
kaunawa rito ng mga Israelita noong mga araw ni 
Moises. Samakatuwid, hindi dapat hatulan ang ka- 
wastuan ng pananalita ng Bibliya batay sa limitado 
at maituturing na bagong depinisyon ng hayop na 
ngumunguya ng dating kinain, gaya ng ginagawa 
ng maraming kritiko. 

Noon, ang mga komentaristang may pananampa- 
lataya sa pagiging kinasihan ng rekord ng Bibliya ay 
walang nakitang pagkakamali sa sinabi ng Kautu- 
san. Ganito ang obserbasyon ng The Imperial Bible- 
Dictionary: “Maliwanag na kapag nagpapahinga ang 
kuneho, paulit-ulit nitong nginunguya ang pagkain 
na naunang kinain nito; at ang gawaing ito ay ma- 
tagal nang itinuturing ng marami bilang pagngu- 
ya ng dating kinain. Maging ang makata nating 
si Cowper, isang maingat na tagapagmasid ng li- 
kas na mga pangyayari, na nagrekord ng kaniyang 
mga obserbasyon sa tatlong kuneho na inalagaan 
niya, ay nagpapatotoo na “maghapong nginunguya 
ng mga ito ang kanilang dating kinain hanggang 
sa gabi.” "--Inedit ni P. Fairbairn, London, 1874, 
Tomo I, p. 700. 

Gayunman, ipinakikita ng siyentipikong obserba- 
syon sa mga kuneho at mga rabit nitong nakaraang 
mga taon na hindi lamang ang waring pagnguya ng 
dating kinain ang nasasangkot. Ganito ang isinulat 
ni Francois Bourliere (The Natural History of Mam- 
mals, 1964, p. 41): “Ang kaugalian ng “efection, 
o makalawang ulit na pagpaparaan ng pagkain sa 
bituka sa halip na minsan lamang, ay waring kara- 
niwan sa mga rabit at mga kuneho. Karaniwan 
nang kinakain at nilululon ng mga alagang rabit 
nang di-nginunguya ang kanilang mga idinudumi 
sa gabi, at sa kinaumagahan ay halos ito ang kala- 
hati ng laman ng kanilang tiyan. Sa mailap na rabit, 
ang refection ay nangyayari nang makalawang ulit 
sa maghapon, at iniuulat din ang kaugaliang iyan 
tungkol sa European hare. . . . Ipinapalagay na ang 
kaugaliang ito'y naglalaan sa mga hayop ng mara- 
ming bitamina B na produkto ng mga baktiryang 
nasa pagkain sa loob ng malaking bituka.” Hinggil 
dito, ganito ang komento ng akdang Mammals of 


KUNEHO SA BATUHAN 


the World (ni E. P. Walker, 1964, Tomo II, p. 647): 
“Maaaring katulad ito ng 'pagnguya ng dating kina- 


in na ginagawa ng mga mamalyang ruminant.” 


--Tingnan ang DATING KINAIN. 


KUNEHO SA BATUHAN [sa Heb., shaphan” 
sa Ingles, rock badger]. Ang salitang Hebreo nito ay 
isinalin din bilang “hyrax” (JB, tlb) at “coney.” (KJ) 
Ang kuneho sa batuhan ay kahawig ng isang mala- 
king rabit ngunit may maliliit at pabilog na mga ta- 
inga, maiikling binti, at halos walang buntot. Ang 
mga paa nito ay may elastikong mga talampakan. 
Ang kuneho sa batuhan ay nakatira sa mababatong 
lugar, kung saan may mga butas at mga awang na 
madali nitong mapapasukan kapag may kahit kaun- 
ting banta ng panganib. Bagaman likas na mahiyain, 
maaari itong mangagat nang buong-bangis kapag 
nasukol. Halaman lamang ang kinakain nito. Maliwa- 
nag na ang kuneho sa batuhan na tinutukoy sa Bibli- 
ya ay ang uring kilala bilang Procavia syriaca. 

Kinukuwestiyon ng ilan ang klasipikasyon nito sa 
Kasulatan bilang isang hayop na ngumunguya ng 
dating kinain ngunit walang hati ang kuko. (Lev 
11:5, Deu 14:7) Gayunman, sa pagmamasid ng soo- 
logong si Hubert Hendrichs sa mga kuneho sa batu- 
han na nasa Hellabrunn Zoological Gardens malapit 
sa Munich, Alemanya, napansin niya na ang mga 
ito'y may natatanging paraan ng pagnguya at pag- 
lulon. Natuklasan niya na talagang nginunguya ng 
mga kuneho sa batuhan ang kanilang dating kinain 
nang 25 hanggang 50 minuto bawat araw, kadala- 
sa'y sa gabi. Ganito ang komento ng pahayagang 
Aleman na Stuttgarter Zeitung ng Marso 12, 1966 sa 
tuklas na ito: “Bagaman dati ay hindi alam ng kini- 
kilalang soolohiya ang bagay na ito, hindi na ito 
bago. Sa ikalabing-isang kabanata ng Levitico... ay 
masusumpungan mo iyon.” 

May mga nag-aangkin na doblihan ang baak ng 
mga kuko sa paa ng kuneho sa batuhan. Gayunman, 
ang mga paa nito sa unahan, na may tig-aapat na 
daliring ang dulo ay tulad-kuko, at ang mga paa na- 
man nito sa hulihan, na may tigtatatlong daliri at 
gayunding dami ng maliliit na kuko, ay ibang-iba sa 
mga paa ng isang hayop na ‘may hati sa kuko” gaya 
ng baka. 

Tinutukoy ng Kasulatan ang likas na karunungan 
ng kuneho sa batuhan. Bagaman hindi “makapang- 
yarihan"” at tila walang kakayahang ipagtanggol ang 
sarili, pinupunan ito ng kuneho sa batuhan sa pa- 
mamagitan ng paninirahan sa mga dakong mabato 
na mahirap marating.--Aw 104:18, Kaw 30:26. 


KURAL. Isang maliit na kulungan ng mga ha- 
yop. (Zef 2:6: tingnan ang KULUNGAN NG TUPA.) Sa 
hula ni Mikas, ang muling-tinipon at pinagkaisang 


150 


Israel ay inihahalintulad sa “mga tupa sa kural.” 
(Mik 2:12, NW; Le) Dito, ginagamit ng tekstong Ma- 
soretiko ang salitang Hebreo na botsrah, na sa 
ibang mga talata ay isinasalin bilang “Bozra,” ang 
pangalan ng isang lunsod ng Edom at ng isang lun- 
sod ng Moab. Gayunman, dahil sa istilo ng parirala 
sa Mikas 2:12, naniniwala ang ilang iskolar na ang 
bots:rah' ay nangangahulugan ding “kural” o “kulu- 
ngan.” (JP, Mo) Kung bahagyang iibahin ang pagla- 
lagay ng tuldok-patinig sa salitang ito, magiging 
malapit ito sa Arabeng sirat (kural). 


KUSAIAS. Isang Levita na mula sa pamilya ni 
Merari at ama o ninuno ni Etan, isa na kabilang sa 
pangkat ng mga Levitang mang-aawit at manunug- 
tog noong mga araw ni David. (1Cr 15:16, 17) Mali- 
wanag na si Kusaias ay tinatawag na Kisi sa 1 Cro- 
nica 6:44. 


KUSTABLE [sa Ingles, constable]. Isang opisyal 
na tagapaglingkod na inatasan upang umalalay sa 
isang mahistradong Romano kapag humaharap ito 
sa publiko at upang magpatupad ng mga tagubi- 
lin nito. Ang terminong Griego para rito na rha- 
bdou'khos ay literal na nangangahulugang “taga- 
pagdala ng pamalo.” (Gaw 16:35, 38, ihambing ang 
Int.) Ang terminong Romano naman nito ay lictor, 
at bilang tanda ng katungkulan at sagisag ng awto- 
ridad ng mahistrado, ang lictor noon sa isang kolon- 
yang Romano ay may dala-dalang fasces. Isa itong 
bungkos ng mga patpat na elm o birch na nakata- 
li sa palibot ng hawakan ng isang palakol, samanta- 
lang ang talim naman ng palakol ay nakausli sa gi- 
lid ng bungkos. 

Ang ilan sa mga tungkulin ng mga kustableng 
Romano ay katulad niyaong sa pulis, ngunit naiiba 
sila sa makabagong-panahong mga pulis sapagkat 
ang mga kustable ay umaalalay lamang sa mahis- 
trado at may pananagutan na palagiang maglingkod 
dito. Hindi sila tuwirang nananagot sa panawagan 
ng bayan kundi sa mga utos lamang ng kanilang 
mahistrado. 

Kapag humaharap sa publiko ang mahistrado, ini- 
aanunsiyo ng kaniyang mga kustable ang pagdating 
niya, hinahawi nila ang pulutong upang makadaan 
siya, at tinitiyak nila na pinag-uukulan siya ng pag- 
galang na nararapat sa kaniyang ranggo. Nagtatala- 
ga sila ng mga bantay sa bahay niya. Inihahatid nila 
ang mga mensahe ng mahistrado, dinadala ang 
mga manlalabag sa harap ng mahistrado, at dinara- 
kip nila ang mga manlalabag-batas, anupat kung 
minsan ay sila ang humahagupit sa mga iyon. 

Ayon sa batas, ang mga kustable ay nakatalagang 
maglingkod nang isang taon, ngunit kadalasang na- 
giging mas matagal kaysa rito ang kanilang pagli- 


151 


lingkod. Ang karamihan sa kanila ay mga taong pi- 
nalaya. Ang mga kustableng Romano ay malaya sa 
paglilingkod militar at sinusuwelduhan sila sa kani- 
lang paglilingkod. 

Yamang ang Filipos ay isang kolonyang Romano, 
pinamahalaan ito ng mga mahistrado sibil ng im- 
peryo, at ang mga ito ang nag-utos na hampasin ng 
mga pamalo sina Pablo at Silas. Nang sumunod na 
araw, isinugo ng mga mahistrado sibil ang mga 
kustable lakip ang utos na palayain sina Pablo at Si- 
las. Gayunman, tinanggihan ni Pablo na palayain 
sila ng mga kustable, sa halip ay iginiit niya na ki- 
lalanin niyaong mga nakatataas sa mga ito, ng mga 
mahistrado sibil, ang nagawa nilang pagkakamali. 
--Gaw 16:19-40, tingnan ang MAHISTRADO. 


KUTA. Ang terminong Hebreo para sa “kuta” 
(sa Ingles, fortification) ay may saligang diwa ng 
isang lugar na di-mapasok at mahirap marating. 
(Ihambing ang Zac 11:2, tlb sa Rbi8.) Ang mga kuta 
ng isang bayan ay magastos at mahirap itayo at na- 
ngangailangan ng sapat na hukbong pandepensa, 
kaya naman hindi lahat ng bayan ay nakukutaan. 
Kadalasan, ang mas malalaking lunsod ay may pa- 
der, ang mas maliliit na bayan sa lugar na iyon, ki- 
lala bilang mga sakop na bayan, ay walang pader. 
(Jos 15:45, 47: 17:11) Ang mga tumatahan sa mga 
bayang ito ay maaaring tumakas patungo sa lunsod 
na may pader sakaling sumalakay ang kaaway. Sa 
gayon, ang mga nakukutaang lunsod ay nagsilbing 
kanlungan para sa mga tao sa lugar na iyon. Pinati- 
tibay rin noon ang mga lunsod na nasa estratehi- 
kong lokasyon upang maipagsanggalang ang mga 
lansangang-bayan, mga pinagmumulan ng tubig, 
mga rutang patungo sa mga himpilan na pinagtata- 
guan ng mga panustos, at mga linya ng komunika- 
syon. 

Gayon na lamang ang tibay at taas ng mga kuta 
ng maraming lunsod sa Lupang Pangako anupat 
ang di-tapat na mga tiktik na isinugo ni Moises 
upang tiktikan ang Canaan ay nag-ulat na “ang mga 
nakukutaang lunsod ay napakalalaki” at “nakukuta- 
an hanggang sa langit.” Palibhasa'y walang pana- 
nampalataya, sa tingin nila'y hindi magagapi ang 
mga lunsod.--Bil 13:28, Deu 1:28. 

Karaniwan na, ilang akre lamang ang saklaw ng 
mga lunsod ng mga lupain sa Bibliya. Gayunman, 
ang ilan ay higit na mas malalaki. Ang mga kabise- 
rang lunsod ng Ehipto, Asirya, Babilonia, Persia, at 
Roma ay napakalalaki. Ang Babilonya ang isa sa 
mga lunsod na may pinakamahuhusay na pande- 
pensa noong panahon ng Bibliya. Hindi lamang 
pagkatibay-tibay ng mga pader nito kundi nasa 
mga gilid pa ito ng isang ilog na naglaan ng mahu- 
say na bambang na pandepensa at ng suplay ng tu- 


KUTA 


big. Dahil dito, inakala ng Babilonya na kaya niyang 
hawakan ang kaniyang mga bihag magpakailan- 
man. (Isa 14:16, 17) Ngunit sa isang gabi ay nakuha 
ang lunsod sa pamamagitan ng estratehiya ni Ciro 
na Persiano, na naglihis sa Eufrates upang makapa- 
sok sa lunsod ang kaniyang mga hukbo sa pamama- 
gitan ng mga pintuang-daan na nasa mga pader sa 
kahabaan ng mga pantalan.---Dan 5:30. 

Tatlong mahahalagang bagay ang kailangan ng 
isang nakukutaang lunsod: (1) mga pader na mag- 
sisilbing harang sa kaaway, (2) mga sandata upang 
makaganti ang mga hukbong tagapagtanggol at 
maitaboy nila ang mga sumasalakay, at (3) sapat na 
suplay ng tubig. Ang mga pagkain ay maaaring im- 
bakin sa panahon ng kapayapaan, ngunit ang isang 
maaasahan at madaling marating na bukal ng tubig 
ay mahalaga para makatagal sa pagkubkob ang 
isang lunsod, gaanuman iyon kahaba. 

Mga Bambang at mga Muralya. May ilang 
lunsod na napalilibutan ng bambang na puno ng tu- 
big, lalo na kung may ilog o lawa sa malapit. Ang 
Babilonya sa may Eufrates ay isang kilalang halim- 
bawa nito, gaya rin ng No-amon (Thebes) na nasa 
mga kanal ng Nilo. (Na 3:8) Kapag walang malapit 
na katubigan, kadalasan ay iginagawa ang lunsod 
ng isang tuyong bambang. Nang muling itayo ang 
Jerusalem, nilagyan ito ng bambang.---Dan 9:25. 

Sa gilid naman ng bambang, nagkakaroon ng 
isang “muralya” na gawa sa bunton ng lupa na di- 
nukal noong hukayin ang bambang. (2Sa 20:15) 
Kung minsan, ang muralyang ito ay nilalatagan ng 
mga bato at nagiging isang dahilig na paahon sa pa- 
der na itinayo sa ibabaw ng muralya. Sa mga de- 
pensa ng lunsod ng Hazor sa gawing kanluran nito, 
natuklasan ng mga arkeologo ang isang bambang 
na 80 m (262 piye) ang lapad sa ibabaw, 40 m 
(131 piye) ang lapad sa ilalim, at mga 15 m (50 piye) 
ang lalim. Bukod pa rito, ang taas ng muralyang na- 
likha nang gawin ang bambang ay 15 m (50 piye). 
Dahil dito, ang tuktok ng muralya, kung susukatin 
mula sa sahig ng bambang, ay may taas na halos 
30 m (100 piye). Sa ibabaw naman nito nakatayo 
ang pader ng lunsod.--Ihambing ang Aw 122:7. 

Sabihin pa, napakahirap akyatin ang muralyang 
ito, lalo na ng mga pambundol, kung kaya nagtata- 
yo ang mga mananalakay ng isang rampa, o “mu- 
ralyang pangubkob,” na pinagsasampahan ng mga 
pambundol. (2Sa 20:15, tingnan ang PAMBUNDOL.) 
Napakalapad ng bambang kung kaya hindi na gaa- 
nong epektibo ang mga pana ng hukbong sumasa- 
lakay, at halos walang silbi ang pagpapahilagpos 
mula sa sahig ng bambang. Sa kabilang dako na- 
man, ang mga nagtatayo ng rampa para sa kanilang 
mga pambundol ay patuloy na pinupuntirya mula 
sa mga pader ng lunsod, anupat pinauulanan sila ng 


KUTA 


mga palaso, mga bato, at kung minsan ay ng mga 
piraso ng nagliliyab na kahoy. Sabihin pa, hindi la- 
hat ng lunsod ay may mga bambang o mga mural- 
yang paahon, kaya naman ang tanging depensa na 
inaasahan ng iba ay ang kanilang patindig na mga 
pader. 

Ang mga Pader. Pagkatapos ng bambang at 
ng muralya, ang pader ang sumunod na bahagi ng 
mga depensa. Ang ilang mga pader at mga tore ay 
naglaan ng nakukutaang mga posisyon para sa mga 
kawal at ng mga silid na mapag-iimbakan at ma- 
ging ng mga hagdanan patungo sa pinakatuktok. 
Ang pader noon ay gawa sa malalaking bato, laryo, 
at lupa. Pagkalaki-laki ng ilan sa mga batong gina- 
mit sa mga pader. Noong una, ang kalakhang baha- 
gi ng mga pader ay gawa sa mga bato na walang ar- 
gamasa. Nang maglaon, madalas nang gamitin ang 
argamasa sa pagitan ng mga bato. Upang makaga- 
wa ng argamasa, ang luwad ay niyuyurakan ng 
mga paa at hinahaluan ng tubig, gaya sa paggawa 
ng mga laryo. Kung hindi ay magbibitak-bitak ito at 
hihina ang pader na pandepensa.--Ihambing ang 
Eze 13:9-16, Na 3:14. 

Kadalasan, ang sistema ng mga pader ay binubuo 
ng isang mataas na panloob na pader at isang ma- 
babang panlabas na pader. Kung minsan, gumaga- 
wa ng isang tuyong bambang sa pagitan ng mga pa- 
der na ito. Sa kahabaan ng panlabas na pader ay 
may mga bastion na alinman sa pabilog o pari- 
sukat ang hugis. Ang mga ito ay may pantay- 
pantay na mga puwang sa tuktok anupat maaa- 
ring makapagpahilagpos ang mga mamamana mula 
sa mga puwang at, kasabay nito, mayroon silang 
mapagkukublihan laban sa mga palaso ng kaaway 
at sa mga nagpapahilagpos ng mga bato. Nakaungos 
ang mga bastion mula sa pader hindi lamang upang 
lubusang makita ng mga mamamana ang nasa ha- 
rap nila kundi upang makapagpahilagpos din sila sa 
kanan o sa kaliwa sa mga tagiliran ng mga hukbo 
ng kaaway na nagtatangkang umakyat o sumira sa 
pader. 

Mas matibay at mas makapal naman ang panloob 
na pader. Nang maimbento ang malalaking pam- 
bundol, lalo na yaong katulad ng ginagamit noon ng 
mga Asiryano, mas matitibay at mas makakapal na 
pader ang itinayo na makatatagal sa pangwawasak 
ng kasangkapang ito. Isang batong pader sa Tell en- 
Nasbeh (Mizpa?) ang natuklasang may katamta- 
mang kapal na 4 na m (13 piye), at tinatayang 12 m 
(39 na piye) ang dating taas nito. Mayroon ding pan- 
tay-pantay na mga puwang ang tuktok ng pader na 
ito, gaya ng halos lahat ng mga pader ng lunsod. 

Mga Tore at mga Pintuang-daan. Noon, nag- 
tatayo ng mga tore sa panloob na mga pader (bukod 
pa sa mga bastion o mga tore na nasa panlabas na 


152 


mga pader). Mas matataas ang mga ito kaysa sa pa- 
der, anupat kung minsan ay nakaungos ang mga ito 
nang hanggang 3 m (10 piye) mula sa pader. May 
pantay-pantay na mga puwang ang tuktok ng mga 
ito at, kung minsan, sa bandang ibaba ng mga pu- 
wang ay may mga bukasan na maaaring gamitin 
ng mga mamamana at ng mga naghahagis ng bato. 
Dahil ang mga tore ay nakausli sa pader at hindi ka- 
ilanman nagkakalayo nang mahigit sa dalawang hi- 
lagpos ng pana, kundi kadalasan ay mas magkaka- 
lapit pa nga, kitang-kita ng mga tagapagtanggol ang 
buong kahabaan ng pader. Gayundin, ang balkona- 
he sa tuktok ng tore ay may mga bukasan sa sahig 
nito upang ang mga pana, mga bato, at mga piraso 
ng nagliliyab na kahoy ay maiasinta nang deretso sa 
mga sumasalakay na nasa ibaba. Maraming ulit na 
binabanggit sa Kasulatan ang mga toreng ito. (Ne 
3:1, Jer 31:38, Zac 14:10) Ang mga tore ay nagsilbi 
ring mga himpilan para sa mga bantay, na maaa- 
ring makakita sa kaaway habang papalapit ito mula 
sa malayo.--Isa 21:8, 9. 

Kadalasan, isang citadel ang itinatayo sa pinaka- 
mataas na dako ng lunsod. Mayroon itong toreng 
tanggulan at sariling mga pader, bagaman ang 
mga ito ay hindi kasinlaki ng mga pader na naka- 
palibot sa lunsod. Ang citadel ang huling moog na 
pinanganganlungan at pinaglalabanan. Kapag na- 
butas ng mga kawal ng kaaway ang mga pader ng 
lunsod, kailangan nilang makipaglaban sa mga 
lansangan ng lunsod upang marating ang toreng 
ito. Gayong uri ng tore ang nasa Tebez, na sinala- 
kay ni Abimelec matapos niyang bihagin ang lun- 
sod anupat doon binasag ng isang babae ang bu- 
ngo ni Abimelec sa pamamagitan ng paghahagis 
ng isang pang-ibabaw na gilingang-bato sa kani- 
yang ulo.---Huk 9:50-54. 

Maliban sa mga toreng ito ng lunsod, nagtayo 
rin ng iba pang mga tore (sa Heb., migh-dal” ka- 
pag pangmaramihan, migh-dalim') sa nakabukod 
na mga lugar. Itinayo ang mga ito bilang “mga him- 
pilan ng pulisya” upang ipagsanggalang ang mga 
balon o iba pang mga pinagmumulan ng tubig, mga 
lansangang-bayan, mga hanggahan, mga linya ng 
komunikasyon, o mga pinagkukunan ng panustos. 
Nakilala si Haring Uzias ng Juda sa pagtatayo ng 
mga tore sa Jerusalem at pati sa ilang, lumilitaw na 
itinayo ang mga ito upang ipagsanggalang ang mga 
imbakang-tubig na ginawa niya upang mapainom 
ang kaniyang mga alagang hayop. (2Cr 26:9, 10) 
Natagpuan sa Negeb ang ilan sa gayong mga tore. 

Ang pinakamahinang bahagi ng mga depensa ng 
isang lunsod ay ang mga pintuang-daan nito, kaya 
naman ipinagtatanggol ang mga ito nang higit kay- 
sa sa lahat ng iba pang bahagi ng mga pader. Sapat 
na dami lamang ng mga pintuang-daan ang itinata- 


153 


yo ayon sa pangangailangan ng mga tumatahan sa 
paglalabas-masok nila sa lunsod kapag panahon ng 
kapayapaan. Ang mga pintuang-daan ay gawa sa 
kahoy o sa kahoy at metal, anupat kung minsa'y bi- 
nabalutan ito ng metal upang huwag tablan ng 
apoy. Sa arkeolohikal na mga paghuhukay, kadala- 
san, ang natatagpuang mga pintuang-daan ay ba- 
hagyang sunog, anupat nagpapahiwatig na ginaga- 
mit noon ang apoy sa pagtatangkang tupukin ang 
mga pintuang-daan.---Tingnan ang PINTUANG-DAAN. 

Ang ilan sa mga hari ng Juda na kilala sa pagta- 
tayo nila ng mga kuta ay si Solomon, na nagtayo ng 
“mga nakukutaang lunsod na may mga pader, mga 
pinto at halang”: si Asa, na nagtayo ng mga lunsod 
na may ‘mga pader sa palibot at mga tore, mga pin- 
tong dalawahan at mga halang’; at si Uzias, na nag- 
tayo ng “mga tore sa ilang” at ng “mga makinang 
pandigma” sa Jerusalem.---2Cr 8:3-5, 14:2, 6, 7: 26: 
9-15. 

Mga Kuta ng Hukbong Nangungubkob. Kung 
minsan, ang hukbong nangungubkob ay nagtatayo 
ng sarili nitong mga kuta sa palibot ng kanilang 
kampo. Ito ay upang maipagsanggalang ang kampo 
laban sa mga tagapagtanggol na pupuslit mula sa 
lunsod na kinukubkob o laban sa mga pagsalakay ng 
mga kaalyadong nasa labas ng lunsod. Ang nakuku- 
taang mga kampong ito ay maaaring pabilog o bilu- 
haba at napalilibutan ng pader na kadalasan ay may 
pantay-pantay na mga puwang sa tuktok at mga 
tore na may gayunding kayarian sa ibabaw. Para sa 
mga kutang ito, pumuputol sila ng mga punungka- 
hoy anupat kung minsan ay milya-milya ang layo 
sa lunsod ng pinagkukunan nila ng mga ito. Sa kau- 
tusan ni Jehova, tinagubilinan ang mga Israelita na 
huwag pumutol ng mga namumungang punungka- 
hoy para sa ganitong layunin.---Deu 20:19, 20. 

Mga Kuta na may mga Tulos na Matutulis. 
Noong inihuhula ni Jesu-Kristo ang pagkawasak ng 
Jerusalem, sinabi niya na ang mga kaaway nito ay 
magtatayo sa palibot nito ng “kuta na may mga tu- 
los na matutulis,” o, “bakod na mga tulos.” (Luc 19: 
43, Int) Pinatotohanan ng istoryador na si Josephus 
na natupad nang eksakto ang hulang ito. Nangatu- 
wiran si Tito na mas mabuti kung magtatayo sila ng 
kuta upang hindi makalabas ng lunsod ang mga Ju- 
dio, sa gayon ay mapipilitang sumuko ang mga ito 
o, kung hindi man, mas madali na nilang makuku- 
ha ang lunsod dahil sa ibubunga nitong taggutom. 
Tinanggap naman ang kaniyang pangangatuwiran, 
at inorganisa ang hukbo upang isagawa ang proyek- 
tong ito. Nagpaligsahan ang mga hukbo at ang iba 
pang nakabababang mga pangkat ng hukbo upang 
tapusin ang gawaing ito; bawat indibiduwal ay na- 
pasigla ng pagnanais na mapalugdan ang mga na- 
katataas sa kaniya. Upang mailaan ang materyales 
para sa pagtatayo ng kutang ito, pinutol ang lahat 


KUTA 


ng mga punungkahoy sa mga karatig na lupain sa 
palibot ng Jerusalem hanggang sa distansiya na 
mga 16 na km (10 mi). Ang kahanga-hanga pa, 
ayon kay Josephus, sa loob lamang ng tatlong araw 
ay natapos ang kuta na may haba na mahigit sa 
7 km (4.5 mi), isang gawain na karaniwang gugugol 
nang ilang buwan. Sa labas ng pader ng kutang 
ito, 13 lugar ang itinayo para sa mga garison, at 
ang pinagsama-samang sirkumperensiya ng mga 
ito ay umabot nang mga 2 km (1 mi).---The Jewish 
War, V, 491-511, 523 (xii, 1, 2, 4). 

Mga Tuklas sa Arkeolohiya. [Ipinagpatuloy ni 
Haring Solomon ang mga gawain sa pagtatayo ng 
kaniyang amang si David at namukod-tangi siya sa 
kaniyang mga ipinatayo. Bukod sa pagtatayo ng 
maringal na templo ni Jehova sa Jerusalem, pinati- 
bay niya ang mga pader ng Jerusalem at nagtayo 
siya ng malalaking kuta sa Hazor, Megido, at Gezer. 
Nang hukayin ng mga arkeologo ang mga kutang 
ito, naging giya nila ang pananalita sa Bibliya na 
nasa 1 Hari 9:15: “At ito ang ulat niyaong mga tina- 
wag para sa puwersahang pagtatrabaho na kinalap 
ni Haring Solomon upang maitayo ang bahay ni Je- 
hova at ang kaniyang sariling bahay at ang Gulod at 
ang pader ng Jerusalem at ang Hazor at ang Megi- 
do at ang Gezer.” Nasumpungan nila na ang mga 
pintuang-daan ng tatlong lunsod na huling nabang- 
git ay pawang itinayo ayon sa iisang natatanging 
plano, anupat ang bawat isa ay 17 m (56 na piye) 
ang lapad, may pasukan na may parisukat na mga 
tore sa magkabila at patungo sa isang portiko na 
20 m (66 na piye) ang haba at may tatlong silid sa 
magkabilang panig. Waring kahawig ang mga ito ng 
paglalarawan sa mga pintuang-daan ng templo sa 
pangitain ni Ezekiel.---Eze 40:5-16. 

Sa ibabaw mismo ng mga pader na itinayo ni So- 
lomon sa Megido at Hazor ay may iba pang mga pa- 
der na itinayo, anupat posibleng si Ahab ang nag- 
pagawa nito. Ang mga ito ay mas makakapal at mas 
matitibay, walang alinlangang dahil ito sa malala- 
king pambundol ng mga Asiryano na ginagamit na 
noong panahong iyon. 

Ang tubig sa Megido ay nagmumula noon sa 
isang balon na nasa isang likas na yungib sa kanlu- 
raning paanan ng gulod na kinatatayuan ng lunsod. 
Upang makapagdala ng tubig sa lunsod, gumawa 
sila ng isang patindig na daanan na 30 m (98 piye) 
ang lalim, anupat 22 m (72 piye) ng distansiyang ito 
ang binutas sa taganas na bato, sa ganitong paraan 
ay naabot nila ang kapantayan ng balon. Mula rito, 
bumutas sila ng isang pahalang na lagusan na ba- 
hagyang nakadahilig at may distansiyang 67 m 
(220 piye) hanggang sa balon. Dahil palusong ito 
nang bahagya mula sa balon hanggang sa pinaka- 
puno ng patindig na daanan, umaagos ang tubig pa- 
pasok sa lunsod sa pamamagitan ng grabidad. Sa 


KUTAMAYA 


labas naman, isang makapal na pader ang kumuku- 
long sa balon. 

Mas mahusay na kasanayan sa inhinyeriya ang 
kinailangan nang sarhan ni Hezekias ang daloy ng 
tubig na umaagos mula sa Gihon at humukay siya 
ng isang lagusan na mga 533 m (1,749 na piye) ang 
haba upang magdala ng tubig sa Jerusalem, anupat 
nakatagal ang lunsod sa isang mahabang pagkub- 
kob.---2Cr 32:30. 

Kadalasan, ang mga imbakang-tubig, kapuwa ya- 
ong pampubliko at yaong pang-indibiduwal, ay sa 
loob ng lunsod itinatayo upang magsuplay ng tubig 
sa lunsod kapag panahon ng pagkubkob. Sa isang 
bantayog (matatagpuan ngayon sa Louvre ng Paris) 
na itinayo ni Mesa na hari ng Moab sa Dibon na 
nasa Moab, masusumpungan ang ganitong inskrip- 
siyon: “Itinayo ko rin ang mga pintuang-daan nito at 
itinayo ko ang mga tore nito at itinayo ko ang bahay 
ng hari, at ginawa ko kapuwa ang mga imbakan nito 
para sa tubig sa loob ng bayan. At walang imba- 
kang-tubig sa loob ng bayan maging sa akropolis, 
kaya sinabi ko sa lahat ng taong-bayan, “Gumawa 
ang bawat isa sa inyo ng sarili niyang imbakang- 
tubig sa kani-kaniyang bahay.” 

Makasagisag na mga Paggamit. Yamang ang 
mga tore sa ilang ang pinakaligtas na dakong kanlu- 
ngan sa mga liblib na lugar, makikita natin kung ba- 
kit angkop ang sinasabi sa Kawikaan 18:10: “Ang 
pangalan ni Jehova ay matibay na tore. Doon tuma- 
takbo ang matuwid at ipinagsasanggalang.” Maka- 
hulugan din ang mga pananalita sa Awit 48: ‘Sa mga 
tirahang tore ng Sion ay nahayag ang Diyos bi- 
lang matibay na kaitaasan. Libutin ninyo ang Sion, 
at ligirin ninyo ito, bilangin ninyo ang mga tore 
nito. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa muralya 
nito. Suriin ninyo ang kaniyang mga tirahang tore, 
upang maisalaysay ninyo ito sa darating na salinla- 
hi.” (Ihambing ang Heb 12:22.) Lalo na itong maka- 
hulugan para sa mga Judio na tumitingala noon sa 
pagkalaki-laking moog ng Jerusalem na nasa isang 
dakong mas mataas kaysa sa halos lahat ng iba pang 
pangunahing kabiserang lunsod sa kasaysayan ng 
tao, anupat may matitibay na pader na pandepensa. 
Sa pamamagitan ng propetang si Zacarias, tinukoy 
ni Jehova ang kaniyang sarili bilang isang pader na 
apoy sa buong palibot” ng Jerusalem. Nagbibigay ito 
sa kaniyang bayan ng pampatibay-loob at katiyakan 
na, bagaman maaaring gibain ang mga pader na 
bato, si Jehova mismo ang tunay na depensa ng ka- 
niyang mga lingkod.---Aw 48:3, 11-13, Zac 2:4, 5. 


KUTAMAYA. Tingnan ang Armas, BALUTI. 


KUTSILYO. Isang kagamitang panghiwa o pa- 
mutol na may isa o dobleng talim. Noong sinaunang 
mga panahon, ang mga kutsilyong ginagamit sa 


154 


mga lupain sa Bibliya ay yari sa bato (karaniwan 
nang batong pingkian), tanso, bronse, o bakal. 

Ang terminong Hebreo na ma-akhe'leth, na lite- 
ral na tumutukoy sa isang instrumentong ginaga- 
mit kapag kumakain, ay kumakapit din sa malala- 
king kutsilyo gaya niyaong ginagamit noon upang 
pagputul-putulin ang mga bangkay ng mga hayop 
na ihahain. Isang “kutsilyong pangkatay” (sa Heb., 
ma-akhe'leth) ang instrumentong kinuha ni Abra- 
ham nang ihahain na niya si Isaac (Gen 22:6, 10), at 
gayunding uri ng kutsilyo ang ginamit ng isang Le- 
vita upang pagputul-putulin sa 12 piraso ang kata- 
wan ng kaniyang namatay na babae. (Huk 19:29) 
Ang Kawikaan 30:14 ay bumabanggit naman ng 
“salinlahing ang mga ngipin ay mga tabak at ang 
mga panga ay mga kutsilyong pangkatay,” sa ga- 
yo'y ginagamit ang gayunding terminong Hebreo 
upang lumarawan sa pagiging ganid. 

Gumawa si Josue ng “mga kutsilyong batong 
pingkian” na gagamiting pantuli sa mga anak na la- 
laki ni Israel sa Gibeat-haaralot. (Jos 5:2-4) Kalakip 
sa terminong Hebreo na tumutukoy sa mga kutsil- 
yong ito ang salitang che'rev, na karaniwang isina- 
salin bilang “tabak.” (Ihambing ang Jos 5:2, tlb 
sa Rbi8.) Ang pangkaraniwang kutsilyong batong 
pingkian ng mga “Canaanita” ay may haba na mga 
15 sentimetro (6 na pulgada) anupat nakaumbok 
ang pinakagitna ng dobleng talim nito. 

Noong sinaunang mga panahon, isang uri ng ku- 
tsilyo ang ginagamit ng mga eskriba at mga kalihim 
bilang pantasa ng kanilang mga panulat na tam- 
bo at pambura. Sa Jeremias 36:23, binabanggit na 
isang “kutsilyo ng kalihim” ang ginamit upang pila- 
sin ang balumbon ng aklat na ginawa ni Jeremias sa 
utos ni Jehova. 

Marami sa sinaunang mga kutsilyong tanso ang 
may tuwid na talim na ang haba ay mula 15 hang- 
gang 25 sentimetro (6 hanggang 10 pulgada): may 
natuklasan ding mga kutsilyo na nakakurba ang 
dulo ng talim. Kadalasan, ang puluhan at ang talim 
ay isang buong piraso lamang. Ang ibang mga pu- 
luhan naman ay gawa sa kahoy at ikinakabit sa ta- 
lim. 

Sa Kawikaan 23:1, 2 ay may makasagisag na pag- 
tukoy sa kutsilyo, anupat inirerekomenda roon ang 
"paglalagay ng kutsilyo sa sariling lalamunan’ kapag 
kumakaing kasama ng hari, maliwanag na idiniriin 
na kailangang pigilan ng isa ang kaniyang gana sa 
pagkain kapag nasa gayong situwasyon. 


KUWADRA. 


KUWAGO [sa Heb., tach:mas: kohs (munting 
kuwago): yan-shuph' (kuwagong may mahahabang 
tainga): 'oach (kuwagong agila)]. Isang ibong mani- 
nila na aktibo sa gabi at ilang ulit na binanggit sa 


Tingnan ang SABSABAN, KUWADRA. 


155 


ulat ng Bibliya. Bagaman dating ipinapalagay na 
ang mga kuwago ay kamag-anak ng pamilya ng 
mga lawin, sa ngayo'y karaniwan silang iniuugnay 
sa ibang mga ibon na sa gabi kumakain, gaya ng 
whippoorwill at kandarapa. 

Tulad ng lawin, ang kuwago ay may maikli at hu- 
gis-kalawit na tuka at malalakas na kukong mahig- 
pit kumapit, ngunit naiiba ito sa lawin dahil mala- 
pad ang ulo nito, malalaki ang mata at tainga, at 
mayroon itong naibabaligtad na daliri sa bawat paa 
anupat, habang ang ibang mga daliri ay nakaturo sa 
unahan, ang nakahiwalay na daliring ito ay maaari 
namang ituro nang papalabas o patalikod pa nga, 
kung kaya mahigpit na nakakakapit ang ibong ito sa 
sari-saring bagay. Dahil sa malalaking mata nito na 
may lumalaking iris, napapakinabangan nito nang 
husto ang kaunting liwanag sa gabi, at di-tulad ng 
karamihan sa ibang mga ibon, ang mga mata ng ku- 
wago ay parehong nakaharap sa unahan, anupat 
maaaring magkasabay na tumingin sa isang bagay. 
Ang malalambot na balahibo nito ay batik-batik na 
kulay kayumanggi, abuhin, itim, at puti, anupat 
masinsin at pinagtitinging malaki ang katawan ng 
ibong ito. Ayon sa isang artikulo sa Scientific Amer- 
ican (Abril 1962, p. 78), napakahina ng tunog ng 
mga pakpak ng kuwago anupat hindi ito maririnig 
ng tao. Maliwanag na ang malalambot na balahibo 
sa ibabaw at ang mabalahibong mga gilid sa unahan 
at hulihan ng mga pakpak nito ay nakatutulong 
para mabawasan ang pagkabulabog ng daloy ng ha- 
ngin. Kaya naman, ang kuwago ay nakasasalimbay 
nang walang ingay sa kadiliman at nakadadapo 
nang tahimik sa walang kamalay-malay na bikti- 
ma nito, pangunahin na ang mga rodent, bagaman 
may mga kuwago ring kumakain ng mas maliliit na 
ibon at mga insekto. Iba't iba ang mga iyak ng ku- 
wago, mula sa matinis na tili hanggang sa humuhu- 
gong na huni. 

Ang Hebreong tach:mas' ay tumutukoy sa isang 
uri ng kuwago at kasama ito sa talaan ng 'maruru- 
ming” ibon. (Lev 11:13, 16; Deu 14:15) Ang salitang 
Hebreong ito, na kaugnay ng pandiwang nanganga- 
hulugang “mandahas,” ay tamang-tama sa kuwago, 
na nabubuhay sa paninila ng maliliit na rodent at 
ibon. Ang uring ito ng kuwago ay iniuugnay sa stri- 
ated scops owl (Otus brucei). 

Kasama rin sa ‘maruruming’ ibon ang Hebreong 
kohs, na isinalin ng ilan bilang “munting kuwago” at 
tinatawag na Athene noctua. (Deu 14:16, KJ, NW, 
RS; tingnan din ang Lexicon in Veteris Testamenti 
Libros, nina L. Koehler at W. Baumgartner, Leiden, 
1958, p. 428) Ang munting kuwago, na may haba na 
mga 25 sentimetro (10 pulgada), ang isa sa pinaka- 
palasak na kuwago sa Palestina, anupat matatagpu- 
an sa mga palumpungan, mga taniman ng olibo, at 


KUWAGO 


mga tiwangwang na kaguhuan. Noong namimigha- 
ti ang salmista, pakiramdam niya'y tulad siya ng 
“munting kuwago sa mga tiwangwang na dako.” 
(Aw 102:6) Bagay na bagay ang pangalang Arabe 
para sa uring ito ng kuwago, na nangangahulugang 
“ina ng mga guho.” 

Ang isa pang ibon na nakatalang ‘marumi’ sa Ka- 
utusang Mosaiko ay ang Hebreong yan-shuph’. Ipi- 
napalagay ng ilan na ang pangalang ito'y nagpapa- 
hiwatig ng tunog ng “pagsingasing” o “magaralgal 
na paghihip” (ang salitang Heb. para sa “humihip” 
ay na-shaph'). Iniuugnay naman ito ng iba sa “takip- 
silim” (sa Heb., ne'sheph) at sa gayo'y nagpapahi- 
watig lamang ng isang ibong aktibo sa gabi. (Lev 
11:17, Deu 14:16) Tinutukoy ng Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros (p. 386) ang ibong ito bilang ang 
“kuwagong may mahahabang tainga” (Asio otus). 
Ang kuwagong may mahahabang tainga ay may 
haba na mga 38 sentimetro (15 pulgada) at tinata- 
wag nang ganito dahil sa mga balahibong muk- 
hang-tainga na nakatayo sa magkabilang gilid ng 
malapad na ulo nito. Naglalagi ito sa makahoy at ti- 
wangwang na mga lugar at isa ito sa mga nilalang 
na sinasabing tatahan sa mga guho ng Edom.---Isa 
34:11. 

Ang abandonadong mga bahay sa mga guho ng 
Babilonya ay inihulang “mapupuno ng mga kuwa- 
gong agila [anyong pangmaramihan ng 'o@ch].” 
(Isa 13:21) Ang ganitong mga kalagayan at ang 
pangalang Hebreo, na ipinapalagay na tumutukoy 
sa isang nilalang na “nagpapalahaw” nang may 
malungkot na iyak, ay tumutugma sa kuwagong 
agila. Iniuugnay naman ng ilan ang 'o@ch sa Bubo 
bubo aharonii, isang uri ng kuwagong agila na na- 
katira sa mga disyerto ng Palestina. Gayunman, 
ang pagtukoy rito bilang Egyptian (o dark desert) 
eagle owl (Bubo bubo ascalaphus), na matatagpuan 
mula sa Morocco hanggang sa Iraq, ay katugma ng 
lokasyon ng hulang nakaulat sa Isaias 13. Ang ku- 
wagong agila ang pinakamalaki at pinakamalakas 
sa mga kuwagong nasa mga rehiyong ito. Ang iyak 
nito ay malakas, mahaba at mapuwersa. Tulad ng 
ibang mga kuwago, ang malalaking mata nito ay 
kumikinang at kulay dilaw na mamula-mula kapag 
tinamaan ng liwanag sa gabi. Ang katangiang ito, 
pati na ang mapanglaw na iyak nito, ay tiyak na 
isang dahilan kung bakit ito naging sagisag ng ma- 
samang palatandaan sa mapamahiing mga taong 
pagano. 

Naniniwala ang ilang iskolar na ang terminong li- 
lith’, na ginamit sa Isaias 34:14 bilang isa sa mga 
hayop na namamalagi sa mga guho ng Edom, ay 
tumutukoy sa isang uri ng kuwago. Ang pangalang 
ito ay sinasabing ginagamit sa ngayon “para sa 
Strix, ang tawny owl.” (The Interpreter's Dictionary 


KUWARENTENAS 


of the Bible, inedit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 2, 
p. 252) Gayunman, tingnan ang artikulong KANDA- 
RAPA. 


KUWARENTENAS. Tingnan ang KARAMDA- 
MAN AT PANGGAGAMOT. 
KUWINTAS. Isang maliit na tanikala o tuhog 


ng mga abaloryo, ginto, pilak, korales, hiyas, at mga 
katulad nito, na isinusuot sa palibot ng leeg bilang 
palamuti. Noong sinauna, ang mga kuwintas ay isi- 
nusuot ng mga babae (Sol 1:10: 4:9, ihambing ang 
Eze 16:11) at maging ng mga lalaki, lalo na niyaong 
may mataas na katayuan. (Gen 41:41, 42: Dan 5:7, 
16, 17, 29) Ang mga Midianita noong mga araw ni 
Gideon ay naglagay ng mga kuwintas sa mga leeg 


L 


LAADA. Isang inapo ni Juda at ikalawang bi- 
nanggit sa dalawang anak ni Shela. Tinutukoy siya 
bilang “ama ni Maresa."---1Cr 4:21. 


LABAHA. Isang matalas na instrumentong gi- 
nagamit upang ahitin ang buhok. Ang dalawang sa- 
litang Hebreo na ginagamit para sa labaha ay nag- 
mula sa isang salitang-ugat na nangangahulugang 
“ihantad.” (Isa 3:17) Ang mga ispesimen ng instru- 
mentong ito na natagpuan sa Ehipto ay yari sa 
bronse. Ang mga tuklas na ito ay kasuwato ng re- 
kord ng Bibliya na ang mga labaha ay ginagamit na 
sa lugar na iyon mula pa noong sinaunang mga pa- 
nahon.---Gen 41:14. 

Bagaman ang mga lalaki ng Israel ay nagpapa- 
haba ng balbas at may katamtamang haba ng 
buhok, lumilitaw na gumagamit sila ng labaha 
bilang pantabas, binabanggit din ang buhok na “gi- 
nupitan” (KJ), o “ipinagupit nang maikli” (NW), 
sa Gawa 18:18. (Tingnan din ang 2Sa 19:24: Eze 
44:20.) Sa pamamagitan ng isang labaha, inahitan 
ng mga Levita ang kanilang buong laman nang ita- 
laga sila sa paglilingkod sa tolda ng kapisanan sa 
ilang. (Bil 8:7) Ang isang tao na nasa ilalim ng pa- 
nata ng pagka-Nazareo ay hindi dapat gumamit ng 
labaha sa kaniyang ulo hangga't hindi natatapos 
ang panahon ng kaniyang panata. (Bil 6:5, 18; Huk 
13:5, 16:17: Gaw 21:23, 24) Bago pa man siya ipi- 
nanganak, si Samuel, isang Levita, ay itinalaga 
na ng kaniyang ina ukol sa paglilingkod sa tolda 
ng kapisanan. Kailanman ay hindi dapat gami- 
tan ng labaha ang mga buhok ng kaniyang ulo. 
— 1Sa 1:11. 


156 


ng kanilang mga kamelyo, at sa mga kuwintas na 
ito, lumilitaw na may mga palamuting hugis-buwan 
na nakabitin bilang mga palawit. (Huk 8:21, 26) 
May mga panahon din noon na ginagamit ang mga 
tanikalang parang kuwintas bilang palamuti, gaya 
niyaong para sa mga haliging Jakin at Boaz ng tem- 
plo.—2Cr 3:15-17. 

Tungkol sa mapaghambog at balakyot na mga tao, 
sinasabi na “ang kapalaluan ay nagsilbing isang ku- 
wintas sa kanila.” (Aw 73:3, 6) Sa kabilang dako, ang 
disiplina ng isang ama at ang kautusan ng isang ina 
ay gaya ng isang magandang kuwintas sa leeg ng 
isang anak.--Kaw 1:8, 9. 


KYRIOS. Tingnan ang PANGINOON. 


Patiunang nagbabala si Jehova sa Juda na ang 
Asiryano ay gagamitin ni Jehova bilang isang “laba- 
ha” upang 'ahitan ang ulo at ang balahibo ng mga 
paa at upang “alisin maging ang balbas, anupat 
maliwanag na lumalarawan sa pagwasak sa kalak- 
han ng lupain ng Juda at sa pagtangay sa mga ma- 
mamayang nabihag.---Isa 7:20. 

Ang mga tabak ay maaaring gawing kasintalas 
ng labaha, ipinakikita ito ng utos ng Diyos kay Eze- 
kiel na gamitin niya ang tabak gaya ng labaha ng 
barbero upang putulin ang kaniyang buhok at bal- 
bas, at pagkatapos ay upang saktan ang isang katlo 
ng buhok sa pamamagitan ng tabak, anupat luma- 
larawan sa pagkapuksa sa pamamagitan ng tabak 
na sasapit sa isang bahagi ng mga taong-bayan ng 
Jerusalem. (Eze 5:1, 2, 12) Isinisiwalat din nito na 
ang pagbabarbero ay isa nang hanapbuhay noong 
sinaunang panahon. 

Dahil sa nakasasakit na pinsalang maaaring lik- 
hain ng isang dila na ginamit nang may panlilin- 
lang, ito ay inihahalintulad sa isang labaha.---Aw 
52:2. 


LABAN [Puti]. 

1. Ang apo ng kapatid ni Abraham na si Nahor. 
Siya ay anak ni Betuel at kapatid ni Rebeka (Gen 24: 
15, 29: 28:5), at siya ang ama nina Lea at Raquel. 
(Gen 29:16) Nanirahan si Laban sa lunsod ng Haran 
sa Padan-aram, isang lugar sa Mesopotamia.---Gen 
24:10, 27:43: 28:6: 29:4, 5. 

Si Laban ay tinawag na “anak ni Betuel na Sirya- 
no [sa literal, “ang Arameano"].” Tinukoy rin siya 
bilang “si Laban na Siryano.” (Gen 28:5; 25:20, 31: 


157 


20, 24) Angkop sa kaniya ang gayong katawagan 
sapagkat naninirahan siya sa Padan-aram, na na- 
ngangahulugang “Kapatagan (Patag na Lupain) ng 
Aram (Sirya).” Si Laban ay isang Semita na nana- 
nahanan sa isang rehiyong pinaninirahan ng mga 
taong nagsasalita ng Aramaiko, isang wikang Se- 
mitiko. 

Sa nabanggit na lugar, isinugo ng matanda nang 
si Abraham ang kaniyang lingkod upang humanap 
ng asawa para kay Isaac. (Gen 24:1-4, 10) Nang ma- 
rinig ni Laban ang ulat ni Rebeka tungkol sa naging 
pagtatagpo nila ng lingkod ni Abraham at makita 
ang mga kaloob na ibinigay rito, tumakbo siya patu- 
ngo sa lingkod, tinawag ito na pinagpala ni Jehova, 
at malugod itong tinanggap. (Gen 24:28-32) Pagka- 
tapos ay pinangunahan ni Laban ang mga kasundu- 
an may kinalaman sa pag-aasawa ni Rebeka, anupat 
ang pagsang-ayon sa pag-aasawa ay nagmula kapu- 
wa sa kaniya at sa kaniyang amang si Betuel.---Gen 
24:50-61. 

Pagkalipas ng maraming taon, upang makaligtas 
sa paghihiganti ni Esau at upang humanap ng ma- 
papangasawa, naglakbay si Jacob patungo sa taha- 
nan ng kaniyang tiyo na si Laban sa Haran. (Gen 
27:41-28:5) Nang panahong iyon ay mayroon nang 
dalawang anak na babae si Laban, sina Lea at Ra- 
quel (Gen 29:16), at posibleng mayroon din siyang 
mga anak na lalaki. (Gen 31:1) Nakipagkasundo si 
Laban kay Jacob na ibibigay niya rito ang kaniyang 
nakababatang anak na si Raquel bilang asawa kapa- 
lit ng pitong-tadng paglilingkod. Ngunit dinaya ni 
Laban si Jacob noong gabi ng kasal nito anupat ini- 
halili niya kay Raquel ang kaniyang nakatatandang 
anak na si Lea. Nangatuwiran siya kay Jacob salig sa 
isang lokal na kaugalian at pagkatapos ay inialok 
kay Jacob si Raquel bilang ikalawang asawa kung 
maglilingkod ito sa kaniya ng karagdagang pitong 
taon.---Gen 29:13-28. 

Nang sa wakas ay nais nang umalis ni Jacob, hi- 
nimok siya ni Laban na manatili at patuloy na mag- 
lingkod sa kaniya nang may kabayaran. (Gen 30:25- 
28) Nagkasundo sila na mapupunta kay Jacob ang 
lahat ng batik-batik at may-tagping kulay na mga 
tupa, ang mga tupang matingkad na kayumanggi 
sa gitna ng mga batang barakong tupa, at alinmang 
may-tagping kulay at batik-batik na mga kambing 
na babae. (Gen 30:31-34) Ngunit nang sumunod na 
mga taon ay malimit baguhin ni Laban ang orihinal 
na kasunduang ito kapag lubhang dumarami ang 
mga kawan ni Jacob, anupat ipinahihiwatig ito ng 
mga sinabi ni Jacob nang dakong huli kina Lea at 
Raquel at gayundin kay Laban. (Gen 31:4-9, 41) 
Nagbago na ang saloobin ni Laban kay Jacob at, ka- 
ayon ng tagubilin ni Jehova, ipinasiya ni Jacob na 
bumalik sa kaniyang sariling lupain kasama ang ka- 


LABAN 


niyang pamilya at mga kawan.--Gen 31:1-5, 13, 
17, 18. 

Noong ikatlong araw pagkatapos na palihim na 
umalis si Jacob, nalaman ito ni Laban, tinugis niya 
si Jacob, at inabutan niya ito sa bulubunduking pook 
ng Gilead. Gayunman, tumanggap ng babala si La- 
ban mula sa Diyos na huwag saktan si Jacob. (Gen 
31:19-24) Ngunit nagtalo sina Laban at Jacob nang 
magkita sila. Binanggit ni Jacob ang kaniyang 20- 
taong tapat na paglilingkod at pagpapagal at ang 
walang-katarungang pakikitungo sa kaniya ni La- 
ban, anupat sampung ulit na binago nito ang kani- 
yang kabayaran.---Gen 31:36-42. 

Lubhang nababahala si Laban na mabawi ang 
terapim, o mga idolo ng sambahayan, na ninakaw 
ni Raquel nang hindi nalalaman ni Jacob. Ang mga 
iyon ay hindi niya nasumpungan, sapagkat pina- 
natili ni Raquel na nakatago ang mga iyon. Ang re- 
lihiyosong mga ideya ni Laban ay maaaring na- 
impluwensiyahan ng mga taong sumasamba sa 
buwan sa lugar na tinitirhan niya, at maaaring ipi- 
nahihiwatig ito ng paggamit niya ng mga tanda at 
ng pagkakaroon niya ng terapim. Ngunit mala- 
mang na higit pa sa relihiyosong kadahilanan kung 
kaya nababalisa si Laban na makita at mabawi ang 
terapim. Ipinakikita ng mga tapyas na nahukay sa 
Nuzi malapit sa Kirkuk, Iraq, na, ayon sa mga ba- 
tas noong panahon ng mga patriyarka sa partiku- 
lar na lugar na iyon, kapag taglay ng isang lalaki 
ang gayong mga idolo ng sambahayan ng kani- 
yang asawa, maaaring magbigay ito sa kaniya ng 
karapatang humarap sa hukuman at angkinin ang 
ari-arian ng kaniyang yumaong biyenang lalaki. 
Kaya maaaring iniisip ni Laban na si Jacob mismo 
ang nagnakaw ng terapim upang sa dakong huli ay 
makuha nito ang mga ari-arian ni Laban mula sa 
kaniyang mga anak na lalaki. Posibleng ito ang da- 
hilan kung bakit nang hindi masumpungan ni La- 
ban ang mga diyos ng sambahayan, kaagad siyang 
gumawa ng isang kasunduan kay Jacob upang ti- 
yaking hindi babalik si Jacob pagkamatay ni Laban 
taglay ang mga diyos ng sambahayan upang pag- 
kaitan ng mana ang kaniyang mga anak.---Gen 
31:30-35, 41-52. 

Gumawa si Laban kay Jacob ng isang tipan ng ka- 
payapaang pampamilya, at bilang pinakaalaala nito, 
nagtindig sila ng isang batong haligi at isang bun- 
ton ng mga bato. Gamit ang wikang Hebreo, tina- 
wag ni Jacob ang bunton na Galeed, nangangahu- 
lugang “Bunton na Saksi.” Tinawag naman ito ni 
Laban na Jegar-sahaduta, gamit ang pananalitang 
Aramaiko, o Siryano, na may gayunding kahulugan. 
Tinawag din itong “Ang Bantayan.” (Gen 31:43- 
53) Pagkatapos magpaalam sa kaniyang mga apo 
at mga anak, umuwi na si Laban, at wala nang 


LABI 


binanggit pa tungkol sa kaniya ang ulat ng Bibliya. 
--Gen 31:54, 55. 

2. Isang lugar na binanggit sa Deuteronomio 1:1 
may kaugnayan sa “mga disyertong kapatagan sa 
tapat ng Sup.” Hindi alam ang eksaktong lokasyon 
ng Laban. 


LABI. Yamang bahagi ito ng bibig at malaki ang 
ginagampanan nito sa pagbigkas ng mga salita, ang 
“labi” (sa Heb., sa'phah” sa Gr., kheilos) ay ginaga- 
mit sa makasagisag na paraan para sa pagsasalita 
o wika (Kaw 14:3: 1Co 14:21) at paminsan-minsan 
ay ginagamit ito sa paralelismo kasama ng “dila” 
(Aw 34:13: Kaw 12:19) at ng “bibig.” (Aw 66:14: Kaw 
18:7) Bago ginulo ang mga wika sa Babel, “ang bu- 
ong lupa ay nagpatuloy na iisa ang wika [sa literal, 
“labi”] at iisa ang kalipunan ng mga salita.” (Gen 11: 
1, 6-9: ganito rin ang pagkakagamit sa Aw 81:5: Isa 
19:18.) Ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng 
propetang si Zefanias na magbibigay siya sa mga 
bayan ng “pagbabago tungo sa isang dalisay na 
wika [labi]”: sa gayon ay may-pagkakaisang magsa- 
salita ang mga ito ng papuri kay Jehova at sa kani- 
yang matuwid na mga layunin sa pamamagitan ni 
Kristo Jesus.--Zef 3:9; ihambing ang Kaw 12:19. 

Ang mga labi ay hindi isang tiyak na batayan ng 
nilalaman ng puso, yamang ang mga ito ay maaa- 
ring gamitin ng isa upang bumigkas ng mapagpa- 
imbabaw na pananalita. (Mat 15:8) Gayunman, hin- 
di maitatago ng mga labi ang tunay na kalagayan 
ng puso mula sa Diyos (Heb 4:13), at sa kalaunan ay 
ilalabas ng mga ito kung ano ang nasa puso.---Kaw 
26:23-26, Mat 12:34. 

Ninais iwasan ni Moises ang pagsasalita sa harap 
ni Paraon dahil siya ay “may mga labing di-tuli,” sa- 
makatuwid nga, para bang ang mga labi niya ay 
may dulong balat sa ibabaw anupat napakahaba at 
napakakapal ng mga ito at hindi siya makapagsalita 
nang maalwan. Maaaring noon ay mayroon siyang 
isang uri ng kapansanan sa pagsasalita. (Exo 6: 
12, 30) Nais namang maglingkod ni Isaias nang ta- 
wagin siya ni Jehova, ngunit nanaghoy siya na para 
na rin siyang pinatahimik dahil nakita niya si Jeho- 
va sa isang pangitain, bagaman isa siyang lalaking 
may maruruming labi, at hindi siya karapat-dapat 
magdala ng malinis na mensahe ng Diyos. Sa gayon 
ay pinangyari ni Jehova na luminis ang mga labi ni 
Isaias.--Isa 6:5-7: ihambing ang Ju 15:3, Isa 52:11: 
2Co 6:17. 

Pinasigla ng hula ni Oseas ang Israel na maghan- 
dog kay Jehova ng “mga guyang toro” ng kanilang 
mga labi, na kumakatawan sa mga hain ng taimtim 
na papuri. (Os 14:2) Tinukoy ng apostol na si Pablo 
ang hulang ito nang payuhan niya ang kaniyang 
mga kapananampalataya na maghandog sa Diyos 


158 


ng “hain ng papuri, samakatuwid nga, ang bunga ng 
mga labi na gumagawa ng pangmadlang pagpapa- 
hayag ukol sa kaniyang pangalan. ”---Heb 13:15. 

Sa makasagisag na paraan, ang “madulas na labi” 
ay tumutukoy sa mapanlinlang na pananalita. (Aw 
12:2, 3) Ang gayong mga labi, gayundin ang mga 
labi na malupit o sinungaling, ay maaaring maka- 
pinsala---anupat sumusugat nang malalim gaya ng 
tabak o nakalalasong gaya ng ulupong. (Aw 59:7: 
140:3; Ro 3:13) Ang tao na “nagbubukang malu- 
wang ng kaniyang mga labi” ay isa na nagsasalita 
nang di-pinag-iisipan o nang may kamangmangan. 
(Kaw 13:3) Maaari siyang ipahamak nito, sapagkat 
pagsusulitin ng Diyos ang bawat isa ayon sa kani- 
yang mga salita.---Deu 23:23, Bil 30:6-8, Kaw 12:13, 
ihambing ang Job 2:10, Mat 12:36, 37. 


LABINDALAWA, ANG. 
TOL. 


LABIS NA PAGPURI [sa Ingles, flattery]. 
Pagbibigay-lugod sa iba sa pamamagitan ng tu- 
song komendasyon, pambobola, di-totoo, di-taim- 
tim, o sobrang pagpuri. Kadalasan, ginagawa ito 
upang bigyang-kasiyahan ang pag-ibig sa sarili 
o ang kapalaluan ng taong labis na pinupuri at sa 
gayon ay nakapipinsala ito sa kaniya. Ang motibo 
nito ay upang magtamo ang isa ng pabor o mater- 
yal na mga pakinabang mula sa ibang tao, upang 
makadama ng obligasyon ang taong iyon sa isa na 
labis na pumupuri sa kaniya, o upang parangalan 
siya. Kadalasan na, ginagamit ito upang siluin ang 
taong iyon. (Kaw 29:5) Ang paggamit ng labis na 
papuri ay hindi nagpapamalas ng karunungan mula 
sa itaas, kundi nagmumula sa sanlibutang ito, anu- 
pat kakikitaan ng pagkamakasarili, pagtatangi, at 
pagpapaimbabaw. (San 3:17) Ang pagiging di-taim- 
tim, pagsisinungaling, pambobola o pagluwalhati sa 
mga tao, at pagsasamantala sa kapalaluan ng iba ay 
pawang di-kalugud-lugod sa Diyos.--2Co 1:12, Gal 
1:10: Efe 4:25: Col 3:9; Apo 21:8. 

Ang kaibahan ng landasing Kristiyano sa labis na 
pagpuri ay masusumpungan sa mga salita ng apos- 
tol sa 1 Tesalonica 2:3-6: “Sapagkat ang payo na ibi- 
nibigay namin ay hindi nagmumula sa kamalian 
o sa karumihan o sa panlilinlang, kundi, kung paa- 
nong kami ay napatunayan na ng Diyos bilang ka- 
rapat-dapat na pagkatiwalaan ng mabuting balita, 
gayon kami nagsasalita, na pinalulugdan, hindi ang 
mga tao, kundi ang Diyos, na siyang sumusubok sa 
aming mga puso. Sa katunayan, kailanman ay hin- 
di kami dumating na may pananalitang labis na 
mapamuri, (gaya ng alam ninyo) ni may balatkayo 
man para sa kaimbutan, saksi ang Diyos! Ni nagha- 
hanap man kami ng kaluwalhatian mula sa mga tao, 
hindi, mula sa inyo man o mula sa iba, bagaman 


Tingnan ang Aros- 


159 


maaari sana kaming maging magastos na pasanin 
bilang mga apostol ni Kristo.” 

Bagaman sa wari'y nagdudulot ng maraming pa- 
kinabang ang paggamit ng labis na papuri, itinata- 
wag-pansin ng Bibliya na “siyang sumasaway sa 
isang tao ay makasusumpong sa dakong huli ng hi- 
git na lingap kaysa sa kaniya na labis na mapamuri 
sa pamamagitan ng kaniyang dila.” (Kaw 28:23) Ka- 
pag gumagamit ang isang tao ng labis na papuri 
upang malamangan niya ang ibang tao, kabaligta- 
ran ito ng pag-ibig. Ang isang napopoot ay maaa- 
ring gumamit ng labis na papuri ngunit, sa bandang 
huli, ang panlilinlang niya ay gugulong pabalik sa 
kaniya gaya ng isang bato.---Kaw 26:24-28. 

Ang isa na labis na pumupuri ay gumagamit ng 
madulas na pangungusap upang madaya ang kani- 
yang biktima. Ang mga pananalitang “labis na pag- 
puri,” “madulas na dila (o labi),” “madudulas na sali- 
ta” (Aw 5:9, 12:2, 3: Dan 11:32), “dulas,” “kadulasan” 
(Kaw 7:21, Dan 11:34, tlb sa Rbi8), at 'doble-kara' 
(Eze 12:24, tlb sa Rbi8) ay mga salin ng salitang- 
ugat na Hebreo na cha-laq'o ng kaugnay nitong mga 
salita. Sa bawat nabanggit na halimbawa sa Bibliya, 
ang motibo ng isa na madulas magsalita ay ma- 
sama. 

Ang isang halimbawa ng kapaha-pahamak na re- 
sulta ng pagtanggap ng labis na papuri at ng pagha- 
nga ng mga tao ay si Herodes Agripa I, na labis na 
pinuri ng pulutong bilang diumano'y nagsasalita sa 
“tinig ng isang diyos.” Dahil tinanggap niya ang la- 
bis na papuri at hindi niya ibinigay sa Diyos ang ka- 
luwalhatian, siya ay sinaktan ng anghel ng Diyos at 
namatay. (Gaw 12:21-23) Sa kabilang dako naman, 
kaagad na pinigilan nina Bernabe at Pablo ang isang 
pulutong na nagnanais sumamba sa kanila. (Gaw 
14:11-15) Gayundin, nang tangkain ng isang taga- 
pamahalang Judio na ikapit kay Jesu-Kristo ang la- 
bis na mapamuring titulo na “Mabuting Guro,” agad 
siyang itinuwid ni Jesus, na sinasabi: “Bakit mo ako 
tinatawag na mabuti? Walang sinumang mabuti, 
maliban sa isa, ang Diyos.”--Luc 18:18, 19: iham- 
bing ang Job 32:21, 22. 


LADAN. 

1. Isang Efraimitang ninuno ni Josue.— 1Cr 7:22, 
26, 27. 

2. Isang Gersonitang Levita na pinagmulan ng 
ilang sambahayan sa panig ng ama. (1Cr 23:7- 
9: 26:21) Maliwanag na tinawag din siyang Libni. 
Exo 6:17. 


LADANO. Isang malambot na sahing na ma- 
itim o matingkad na kayumanggi na lumalabas 
mula sa mga dahon at mga sanga ng ilang uri ng 
Cistus, o rockrose. Ang sahing ay mapait ngu- 
nit mabango. Ginagamit ito sa mga pabango at, 


LAGARI 


noon ay ginamit din nang malawakan sa medisina. 
May kinalaman sa substansiyang ito, ang sinaunang 
Griegong istoryador na si Herodotus (III, 112) ay su- 
mulat: “Tinitipon ito mula sa mga balbas ng mga 
kambing na lalaki, kung saan ito makikitang naka- 
dikit na gaya ng sahing, pagkagaling ng mga iyon 
sa mga palumpong na kanilang pinanginginainan. 
Ginagamit ito sa maraming uri ng ungguento, at ito 
ang pangunahing sinusunog ng mga Arabe bilang 
insenso. "---Salin ni G. Rawlinson. 

Ang salitang Hebreo na nekho'th' ay tumutukoy 
sa bagay na ito na dala ng isang pulutong ng mga 
Ismaelita na sa kanila ipinagbili si Jose at isa ito sa 
maiinam na produkto na ipinadala ni Jacob sa kani- 
yang mga anak bilang kaloob sa isa na namamaha- 
la sa Ehipto. (Gen 37:25, 43:11) Ang nekho'th'ay isi- 
nasalin sa iba't ibang paraan bilang “mga espesya" 
(KJ), "sahing" (AT, RS), “tragacanth” (Da), “resina” 
(Mo), at, gaya ng katuturang ibinigay nina Koehler 
at Baumgartner, “ladano” (NW).---Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, Leiden, 1958, p. 615. 


LAEL [Pag-aari ng Diyos]. Isang Levita at ama 
ni Eliasap, ang pinuno ng sambahayan sa panig ng 
ama para sa mga Gersonita noong panahon ng pag- 
lalakbay ng Israel sa ilang.---Bil 3:24. 


LAGARI. Isang kasangkapang pamutol na may 
talim na binubuo ng maraming maliliit na ngipin at 
may isa o dalawang hawakan. Ang sinaunang mga 
lagari ay hindi nakapuputol sa magkabilang direksi- 
yon, ang ilan ay dinisenyong pumutol kapag hinihi- 
la ng gumagamit nito, ang iba naman ay kapag iti- 
nutulak. Karaniwan na, ang mga lagari ng mga 
Ehipsiyo noon ay yari sa bronse at kadalasan, naka- 
turo ang mga ngipin ng mga ito sa direksiyon ng 
hawakan. Ang gayong lagari ay nakapuputol la- 
mang kapag hinihila ng taong gumagamit nito. Ang 
talim nito ay nakasuksok sa hawakan o ikinabit 
doon sa pamamagitan ng mga panaling katad. Mga 
lagaring may dalawang hawakan at talim na bakal 
ang ginamit noon ng mga Asiryano. Ginamit ng 
mga karpinterong Hebreo ang lagari sa pagputol ng 
kahoy, at mga lagaring nakapuputol naman ng bato 
ang ginamit ng kanilang mga mason.--Isa 10:15, 
1Ha 7:9. 

Pinagtrabaho ni David ang mga bihag na Ammo- 
nita sa mga gawaing gaya ng paglalagari ng mga 
bato. (2Sa 12:29-31) Kabilang sa kanilang mga ka- 
sangkapan ang “mga palakol,” o, sa literal, “mga la- 
garing para sa bato,” ayon sa tekstong Masoretiko 
sa 1 Cronica 20:3. Sa ilang kaso, waring ginamit na 
pamutol ng bato ang mga lagaring may talim na 
tanso at mga ngiping bato. Ngunit kung minsan, ka- 
pag tanso o bronse ang talim ng lagari, lumilitaw 
na nilalagyan iyon ng bagay na magaspang, gaya 


LAGDA 


ng pulbos ng esmeril, sa mismong talim upang mas 
madaling maputol ang bato. 

Bago ang panahong Kristiyano, kung minsan ay 
naging napakatindi ng pag-uusig sa tapat na mga 
saksi ni Jehova anupat ang ilan sa kanila ay pina- 
tay sa pamamagitan ng 'paglagari.” (Heb 11:37, 38) 
Ayon sa tradisyon, ipinapatay si Isaias ng balakyot 
na si Haring Manases sa gayong napakasakit na pa- 
raan, bagaman hindi ito sinasabi ng Kasulatan. 


LAGDA. Ang markang pagkakakilanlan ng 
isang tao. Ang salitang “lagda” ay salin mula sa sa- 
litang Hebreo na taw, ang pangalan ng huling ti- 
tik ng alpabetong Hebreo. (Ang taw ay isinasalin 
din bilang “marka”, Eze 9:4 [ihambing ang tlb sa 
Rbi8], 6.) Kung minsan, ang lagda ay maaaring 
marka ng singsing na panlagda o ng silinder na 
pantatak ng isang tao, o maaaring ito'y isang nasu- 
sulat na marka na pantanging ginagamit ng isang 
tao o isang markang pinili niya bilang pagkakaki- 
lanlan. 

Upang igiit ang kaniyang kawalang-sala sa harap 
ng kaniyang tatlong “kasamahan” na nagsasabing 
mga kasalanan sa Diyos ang dahilan kung bakit siya 
nagdurusa, si Job ay nagharap ng ebidensiya at ar- 
gumento tungkol sa kaniyang kawalang-kapintasan. 
Tumawag siya sa Diyos na dinggin ang kaniyang 
usapin at sagutin siya, na sinasabi: “O kung sana ay 
may nakikinig sa akin, na ayon sa aking lagda ay sa- 
sagutin ako ng Makapangyarihan-sa-lahat! O kung 
sumulat sana ng isang dokumento ang taong kala- 
ban ko sa usapin sa batas!” (Job 31:35) Dito, ipinaha- 
hayag ni Job na nais niyang iharap sa Diyos ang 
kaniyang usapin, anupat inilalakip niya rito ang ka- 
niyang sariling lagda bilang katibayan. 


LAGNAT. Isang di-normal na pagtaas ng tem- 
peratura ng katawan. Ang lagnat ay maaaring indi- 
kasyon ng isang partikular na sakit. Bagaman ang 
mataas na lagnat ay maaaring maging sanhi ng 
pagbaba ng timbang at ng pagkawala ng mga flui- 
do at asin sa katawan, anupat may kalakip na sakit 
ng ulo at iba pang hirap, kadalasan na, ang mis- 
mong lagnat ay bahagi ng paglaban ng katawan sa 
impeksiyon. Gayunman, kapag ang isang panguna- 
hing sintomas ng isang sakit ay mataas na lagnat, 
maaari itong ipahiwatig ng pangalan ng sakit, gaya 
ng scarlet fever, yellow fever, at lagnat na dengue. 

Sa Gitnang Silangan, ang isa sa pinakakarani- 
wang mga sakit na may kasamang lagnat ay ang 
malarya. Ang isa pang sakit na may kasamang lag- 
nat ay ang disintirya, na espesipikong binanggit sa 
Bibliya. (Gaw 28:8) Ang isang palatandaan ng sakit 
na ito ay ang matinding pamamaga ng colon, anu- 
pat kung minsan ay nagiging dahilan ng pagdumi 
ng dugo at uhog. Sa Levitico 26:16, ang salitang 


160 


Hebreo na gadda'chath ay isinasalin bilang “nag- 
aapoy na lagnat”, sa Mateo 8:14, ang salitang Grie- 
go na pyrres'so ay nangangahulugang “nilalagnat,” 
o, sa literal, “inaapoy ng lagnat.” 

Bagaman ang Kautusan lakip ang mga probisyon 
nito ay pangunahin nang para sa espirituwal na ka- 
pakinabangan ng Israel at upang mapanatili itong 
hiwalay sa mga bansang pagano, isinisiwalat ng 
pagsusuri sa mga tuntunin ng Kautusan hinggil sa 
pagkain at kalinisan na nagdulot ito ng kapakinaba- 
ngan sa ikalawang paraan---pinangalagaan nito ang 
bansa laban sa mga sanhi ng maraming sakit at sa 
pagkalat ng mga ito, kabilang na ang ilang nakaha- 
hawang sakit na may kasamang lagnat. 

(1) Karaniwan na, hindi gaanong kumakain ng 
karne ang mga Hebreo, ngunit kung gusto ng pa- 
milya na magpatay ng isang alagang hayop para 
makakain sila ng karne, dinadala nila ang hayop na 
iyon sa santuwaryo (maliban na lamang kung napa- 
kalayo na ng tinitirhan ng pamilya mula noong ma- 
kapasok na sila sa Lupang Pangako). (Lev 17:3-5, 
Deu 12:20-27) Kakainin nila ang karne pagkatapos 
na maihandog ng saserdote ang ilang bahagi nito sa 
altar at makuha ang kaniyang takdang bahagi. May 
mga haing pansalu-salo na sa araw ring iyon dapat 
kainin. Ang iba naman ay hindi na maaaring kainin 
pagkatapos ng ikalawang araw, kundi ang laman ay 
susunugin sa apoy. Kung isasaalang-alang na mai- 
nit ang klima ng Palestina at na walang mga ka- 
sangkapan noon sa pag-iilado, ipinagsanggalang ng 
mga kahilingang ito ang mga Israelita laban sa mga 
karamdamang may kasamang lagnat na maaaring 
makuha sa mga toxin (lason) na nalilikha kapag ang 
ilang mga organismo ay mabilis na dumarami sa 
karne na hindi napanatiling ilado, gaya ng Staphylo- 
coccus aureus at Salmonella. (2) Ang karne ng ilang 
ipinagbabawal na hayop, gaya ng baboy, kuneho, 
mga hayop at mga ibon na kumakain ng bangkay, 
mga rodent, at ng ilang mga hayop sa tubig at mga 
isda, ay kilala na posibleng nagdadala ng iba't ibang 
sakit na kadalasang may kasamang lagnat. (Lev 
11:1-31) (3) Nakatulong ang mga tuntunin sa kalini- 
san upang ang mga kagamitan sa pagluluto, pati 
ang suplay ng tubig na iniinom, ay maingatan sa 
kontaminasyon, isang pinagmumulan ng tipus at ng 
iba pang mga sakit na may kasamang lagnat. (Lev 
11:32-38) (4) Ang sinumang humipo sa bangkay ng 
isang hayop na basta na lamang namatay o kumain 
ng anumang bahagi nito ay kailangang maglinis ng 
kaniyang sarili, sa gayon ay iniingatang huwag ku- 
malat ang mga organismong iniuugnay sa ilang sa- 
kit na may kasamang lagnat. (Lev 11:39, 40) (5) Ang 
mga kautusan na nagsasabing takpan ng bawat in- 
dibiduwal ang kaniyang dumi, at takpan ng alabok 
ang dugo, ay nagsanggalang laban sa mga sakit na 
may kasamang lagnat, gaya ng hepatitis. (Lev 17:13: 


161 


Deu 23:12, 13) (6) Kung susundin ang mga batas 
hinggil sa moral, halos ganap na maglalaho ang la- 
hat ng sakit na naililipat sa pagtatalik, mga sakit na 
maaaring makaapekto sa lahat ng mga sangkap ng 
katawan at kadalasang may kasamang lagnat. (Lev 
18:20, 22, 23) (7) Ang mga kautusan sa pagkukuwa- 
rentenas ay nakahadlang sa pagkalat ng mga naka- 
hahawang sakit.--Lev 13: Bil 19:11, 12, 16; 31:19. 

Binabalaan ni Jehova ang Israel na kung hindi 
nila susundin ang kaniyang mga utos, manlulupay- 
pay sila sa gutom, isa sa mga sanhi ng maraming 
sakit na may kasamang lagnat, pipighatiin sila ng 
tuberkulosis at nag-aapoy na lagnat, pamamaga at 
tulad-lagnat na init, pahihirapan sila ng mga bukol, 
mga singaw sa balat (mga sakit na kadalasang may 
kasamang lagnat), at pagkabulag. (Lev 26:14-16, 
Deu 28:22, 27) Natupad ang lahat ng ito pagkatapos 
ng paulit-ulit na paghihimagsik ng Israel laban kay 
Jehova at ng mga paglabag nila sa kaniyang mga 
kautusan.---Eze 4:16, 17: 33:10. 

Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, nagpagaling siya 
ng maraming tao na nilalagnat. Isa na rito ay ang 
biyenang babae ng apostol na si Simon Pedro. (Mat 
8:14, 15, Mar 1:29-31) Lumilitaw na dahil isa siyang 
manggagamot, itinawag-pansin ni Lucas kung gaa- 
no katindi ang lagnat sa kasong iyon, anupat inuri 
niya iyon bilang isang “mataas na lagnat.” (Luc 4:38) 
Noong isang pagkakataon, pinagaling ni Jesus mula 
sa Cana ang anak na lalaki ng isang tagapaglingkod 
ni Haring Herodes Antipas, bagaman ang batang 
nilalagnat at mamamatay na ay nasa Capernaum na 
mga 26 na km (16 na mi) ang layo. Bilang resul- 
ta, ang lalaking iyon at ang kaniyang buong sam- 
bahayan ay naging mga mananampalataya.--Ju 
4:46-54. 

Ginamit ng apostol na si Pablo ang bigay-Diyos na 
kapangyarihang magpagaling, isa sa makahimalang 
mga kaloob na ibinigay sa ilang miyembro ng sina- 
unang kongregasyong Kristiyano sa pamamagitan 
ni Jesu-Kristo (1Co 12:7-9, 11, 30), upang pagalingin 
ang ama ni Publio, ang pangunahing lalaki at isang 
may-ari ng lupain sa pulo ng Malta, na napipighati 
dahil sa lagnat at disintirya. Nang malaman ito ng 
mga katutubo sa pulo, pumaroon sila kay Pablo, at 
pinagaling niya ang marami sa sari-saring mga sa- 
kit nila.---Gaw 28:7-9. 


LAHAD. Isang inapo ni Juda at ikalawang bi- 
nanggit sa dalawang anak ni Jahat.-- 1Cr 4:1, 2. 


LAHI, (MGA). 
at mga wika); TAO. 


LAIS [Leon]. 
1. Isang lalaki na mula sa Galim, ang ama ni Pal- 
ti (Paltiel), na sa kaniya ay ibinigay ni Saul bilang 


Tingnan ang BIBLIYA (Mga lahi 


LAKAS NG LOOB 


asawa ang anak nito na si Mical, na unang naging 
asawa ni David.-- 1Sa 25:44, 2Sa 3:15. 

2. Isang Canaanitang lunsod sa hilaga na wina- 
sak ng mga Danita, na pagkatapos ay muling nagta- 
yo nito at nagbigay rito ng pangalang Dan (Huk 
18:27-29), tinatawag ding Lesem.--Jos 19:47: ting- 
nan ang DAN Blg. 3. 


LAISA [Leon]. Isang bayan sa teritoryo ng Ben- 
jamin. Ipinapalagay ni F.-M. Abel (Géographie de la 
Palestine, Paris, 1938, Tomo II, p. 368) na ito ay ang 
Tsawiya, na mga 2.5 km (1.5 mi) sa HHS ng Tem- 
ple Mount sa Jerusalem. Sa makahulang pangitain 
ni Isaias tungkol sa dumadaluhong na Asiryano, ha- 
bang humahayo ito sa nayon at nayon, tinatawagan 
ang Laisa na “magbigay-pansin” sa dumarating na 
pagsalakay.--Isa 10:30. 


LAKAS NG LOOB [sa Ingles, courage]. Ang 
katangian ng pagiging matatag, matapang, mapa- 
ngahas, magiting. Ang lakas ng loob ay kabaligta- 
ran ng takot, kadunguan, at karuwagan.---Mar 6:49, 
50, 2Ti 1:7. 

Ang pandiwang Hebreo na pinakamalimit na 
nagtatawid ng diwa ng pagiging malakas ang loob 
ay chazaq. Ito ay pangunahin nang nangangahulu- 
gang “magpakalakas.” (2Sa 13:28, 2Cr 19:11, Eze 
3:14) Kadalasan, ang cha-zaq' ay ginagamit na kasa- 
ma ng 'amats, na nangangahulugang “magpakati- 
bay.” Ang mga pandiwang ito ay kapuwa masusum- 
pungan sa mga pananalitang “Magpakalakas-loob 
kayo at magpakatibay” (Jos 10:25) at “Magpakala- 
kas-loob kayo, at magpakatibay nawa ang inyong 
puso. ”--Aw 31:24. 

Ang ideya ng panghihina ay ipinahihiwatig na- 
man ng terminong Hebreo na raphah, na kung 
minsan ay maaaring mangahulugang “mawalan ng 
lakas ng loob” (Jer 49:24) o “manghina ang loob." 
(Kaw 24:10) Kapag isinasaling “lumaylay,” gaya 
sa pariralang “Huwag nawang lumaylay ang iyong 
mga kamay,” ito ay may kahulugang “mawalan ng 
lakas ng loob, maging napakahina upang makaki- 
los.”--Zef 3:16, Isa 13:7, Eze 7:17. 

Sa Griego, ang pagiging matapang o malakas ang 
loob ay ipinahihiwatig sa pamamagitan ng mga 
pandiwang tharre'o (2Co 5:8) at tharseo. (Mat 9:2) 
Ang pandiwang tol.mao ay isinasalin naman sa 
iba't ibang paraan bilang “mangahas” (Jud 9; Ro 
15:18), “magkaroon ng lakas ng loob” (Mar 12:34), 
'magpakatapang' (2Co 11:21), anupat ang idiniriin 
ay pagpapamalas ng lakas ng loob o katapangan sa 
isang gawain. 

Mula't sapol, ang mga lingkod ng Diyos ay na- 
ngangailangan ng lakas ng loob upang manatiling 
tapat sa Kataas-taasan. Kaya naman, nang ang 
mga Israelita ay handa nang tumawid patungo sa 


LAKIS 


Lupang Pangako, sinabi sa kanila ni Moises: “Mag- 
pakalakas-loob kayo at magpakatibay,” at kani- 
yang inulit ang payo ring ito sa inatasang kahalili 
niya na si Josue. (Deu 31:6, 7) Nang pinagtitibay 
ang mga salitang iyon ni Moises, sinabi mismo ni 
Jehova kay Josue noong dakong huli, “Magpakala- 
kas-loob ka at magpakatibay . . . Magpakalakas- 
loob ka lamang at lubhang magpakatibay.” (Jos 1: 
6, 7, 9) Upang magkaroon sila ng kinakailangang 
lakas ng loob, kailangan ng bansa na makinig, ma- 
tuto, at sumunod sa kautusan ni Jehova. (Deu 31:9- 
12) Sa katulad na paraan, upang lumakas ang ka- 
niyang loob at tumibay siya, sinabihan si Josue na 
regular na basahin ang kautusan ng Diyos at inga- 
tang ikapit ito.—Jos 1:8. 

Ang Kasulatan ay naglalaman ng maraming tu- 
wirang utos na magtaglay ng lakas ng loob at ipi- 
nakikita rin nito kung paano iyon matatamo ng isa. 
(Aw 31:24) Makatutulong nang malaki ang pakiki- 
pagsamahan sa mga kapananampalataya. (Gaw 
28:15) Sa Awit 27:14, si David, na isa mismong la- 
laking may lakas ng loob, ay nagsabi: “Magpaka- 
lakas-loob ka at magpakatibay ang iyong puso.” 
Sa mga naunang talata ng Awit 27, isinisiwalat 
niya ang mga bagay na nakatulong sa kaniya na 
magpakalakas-loob: Pananalig kay Jehova bilang 
“ang moog" ng kaniyang buhay (tal 1), mga naka- 
lipas na karanasan may kaugnayan sa kung paano 
pinakitunguhan ni Jehova ang kaniyang mga kala- 
ban (tal 2, 3), pagpapahalaga sa templo ni Jehova 
ukol sa pagsamba (tal 4), pagtitiwala sa proteksiyon 
ni Jehova, at sa tulong at pagliligtas niya (tal 5-10), 
patuluyang pagtanggap ng turo hinggil sa mga si- 
mulain ng matuwid na daan ng Diyos (tal 11), at 
ang mga katangian ng pananampalataya at pag- 
asa (tal 13, 14). 

Ang mga Kristiyano ay nangangailangan ng la- 
kas ng loob upang manatiling di-nahahawahan ng 
mga saloobin at mga pagkilos ng isang sanlibutang 
may pakikipag-alit sa Diyos na Jehova at upang 
manatiling tapat sa Kaniya sa kabila ng kailangan 
nilang harapin ang pagkapoot ng sanlibutan. Sina- 
bi ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad: “Sa san- 
libutan ay may kapighatian kayo, ngunit lakasan 
ninyo ang inyong loob! Dinaig ko ang sanlibutan.” 
(Ju 16:33) Hindi nagpadaig ang Anak ng Diyos sa 
impluwensiya ng sanlibutan, sa halip ay nagta- 
gumpay siya laban sa sanlibutan sa pamamagitan 
ng pagiging hindi katulad nito sa anumang paraan. 
Ang mahusay na halimbawa ni Jesu-Kristo bilang 
isa na nanaig at ang resulta ng kaniyang walang- 
kapintasang landasin ay lubos na makapaglalaan 
sa isa ng kinakailangang lakas ng loob upang tu- 
mulad sa kaniya sa pananatiling hiwalay sa sanli- 
butan at pagiging di-nadungisan nito.--Ju 17:16. 


162 


LAKIS. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. (Jos 
15:21, 33, 39) Ipinapalagay na ang Lakis ay ang Tell 
ed-Duweir (Tel Lakhish), na isang gulod na napalili- 
butan ng mga libis at mga 24 na km (15 mi) sa K ng 
Hebron. Noong sinaunang panahon, ang lugar na 
ito'y nasa isang estratehikong posisyon sa panguna- 
hing lansangan na nagdurugtong sa Jerusalem at sa 
Ehipto. May panahon na ang sukat ng lunsod na ito 
ay mga 8 ektarya (20 akre) at marahil ang popula- 
syon ay nasa pagitan ng 6,000 at 7,500 katao. 

Noong panahong sinasakop ng Israel ang Canaan, 
si Japia na hari ng Lakis ay nakisama sa apat na iba 
pang hari sa isang militar na pagsalakay laban sa 
Gibeon, isang lunsod na nakipagpayapaan kay Jo- 
sue. (Jos 10:1-5) Bilang tugon sa paghingi ng Gi- 
beon ng saklolo, magdamag na humayo ang huk- 
bong Israelita mula sa Gilgal. Sa tulong ni Jehova, 
tinalo nila ang alyansa ng mga Canaanita, kinulong 
ang mga hari sa isang yungib, at pagkatapos ay pi- 
natay ang mga iyon. (Jos 10:6-27, 12:11) Pagkatapos 
nito, ang lunsod ng Lakis ay nakuha nila pagkaraan 
ng wala pang dalawang-araw na labanan at ang 
mga naninirahan dito ay pinatay. Si Horam na hari 
ng Gezer, na sumaklolo sa Lakis, ay natalo rin.---Jos 
10:31-35. 

Pinag-uugnay ng ilang arkeologo ang kampanya 
ng Israel laban sa Lakis at ang isang makapal na su- 
son ng abo na natuklasan sa Tell ed-Duweir, kung 
saan natagpuan ang isang scarab (hugis-uwang na 
hiyas) ni Ramses. Ngunit hindi sinasabi ng Bibliya 
na ang lunsod ng Lakis ay sinunog, gaya ng sinabi 
nito tungkol sa Jerico (Jos 6:24, 25), Ai (Jos 8:28), at 
Hazor (Jos 11:11). Sa halip, waring ipinahihiwatig ng 
Josue 11:13 na ang mga Israelita ay bihirang manu- 
nog ng “mga lunsod na nakatayo sa kanilang sari- 
ling bunton.” Kaya walang maka-Kasulatang saligan 
upang ipalagay na ang pagkapuksa na naging sanhi 
ng suson ng abo na iyon ay naganap noong pana- 
hon ni Josue at pagkatapos ay ibatay roon ang petsa 
ng pananakop ng Israel sa Canaan. Kapansin-pansin 
din na hindi matukoy nang tiyakan kung sinong 
Ramses ang may-ari ng scarab. Ipinapalagay ng 
isang arkeologo na ang scarab ay pag-aari ni Ram- 
ses III at iminungkahi niya na ang Lakis ay winasak 
ng mga Filisteo noong ika-12 siglo B.C.E. 

Noong paghahari ni Rehoboam (997-981 B.C.E.), 
ang Lakis ay pinalakas sa militar. (2Cr 11:5- 
12) Nang maglaon, noong mga 830 B.C.E., si Ha- 
ring Amazias ay tumakas patungong Lakis upang 
makaligtas sa mga nagsabuwatan laban sa kaniya 
ngunit siya'y tinugis at pinatay roon.--2Ha 14:19; 
2Cr 25:27. 

Kinubkob ni Senakerib. Ang Lakis ay kinub- 
kob ni Haring Senakerib ng Asirya noong 732 B.C.E. 
Mula sa Lakis ay isinugo niya sa Jerusalem sina 


163 


Rabsases, Tartan, at Rabsaris kasama ang isang ma- 
kapal na hukbong militar upang pakilusin si Ha- 
ring Hezekias na sumuko. Sa pamamagitan ng kani- 
yang punong tagapagsalita na si Rabsases, hinamon 
ni Senakerib si Jehova at nang maglaon ay nagsugo 
siya ng mga mensahero sa Jerusalem na may da- 
lang mga liham na patuloy na nanunuya at nagba- 
banta upang pasukuin si Hezekias. Nang dakong 
huli, ang panghahamong ito sa Diyos na Jehova ay 
humantong sa paglipol ng anghel ng Diyos sa 185,- 
000 mandirigmang Asiryano sa loob ng isang gahi. 
--2Ha 18:14, 17-35, 19:8-13, 32-35, Isa 36:1-20, 
37:8-13, 33-36. 

Sa palasyo ni Senakerib sa Nineve, makikita sa 
isang isinalarawang pagkubkob sa Lakis na ang lun- 
sod na ito'y napalilibutan ng doblihang pader na 
may mga toreng magkakasinlayo ang pagitan at na 
sagana ang mga palma, ubas, at igos sa nakapalibot 
na maburol na lupain. Ang tagpo na naglalarawan 
ng pagtanggap ni Senakerib sa mga samsam ng La- 
kis ay may ganitong inskripsiyon: “Si Senakerib, 
hari ng daigdig, hari ng Asirya, ay umupo sa isang 
luklukang nimedu at masusi niyang tiningnan ang 
mga kamkam (na nakuha) mula sa Lakis (La-ki-su).” 
-- Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. B. Prit- 
chard, 1974, p. 288. 

Nabihag ng mga Babilonyo. Nang daluhu- 
ngin ng mga Babilonyo sa ilalim ng pangunguna ni 
Nabucodonosor ang Juda (609-607 B.C.E.), ang La- 
kis at Azeka ang huling dalawang nakukutaang lun- 
sod na bumagsak bago nakuha ang Jerusalem. (Jer 
34:6, 7) Ang Lachish Letters (na isinulat sa mga bi- 
binga ng mga kagamitang luwad, anupat 18 sa mga 
ito'y natagpuan sa Tell ed-Duweir noong 1935 at 
ang 3 pa noong 1938) ay waring may kaugnayan sa 
yugtong ito. Isa sa mga liham na ito, na maliwanag 
na ipinatutungkol ng isang himpilang militar sa ku- 
mandante sa Lakis, ay kababasahan ng ganito: “Ina- 
abangan namin ang mga hudyat ng Lakis, ayon sa 
lahat ng palatandaan na ibinigay ng aking pangi- 
noon, sapagkat hindi namin makita ang Azeka.” Ipi- 
nahihiwatig ng mensaheng ito na nakuha na ang 
Azeka kung kaya wala nang hudyat na natatanggap 
mula roon. Kawili-wili ring malaman na halos lahat 
ng mababasang liham sa Lachish Letters ay nagla- 
laman ng mga salitang gaya ng “Iparinig nawa ni 
rir [Yahweh o Jehova] sa aking panginoon sa mis- 
mong araw na ito ang mabubuting pabalita!” (La- 
chish Ostracon IV) Ipinakikita nito na ang banal na 
pangalan ay karaniwang ginagamit noon.---Ancient 
Near Eastern Texts, p. 322. 

Pagkatapos na matiwangwang ang Juda at Jeru- 
salem sa loob ng 70 taon, ang Lakis ay muling tini- 
rahan ng bumalik na mga Judiong tapon.--Ne 11: 
25, 30. 


LALAGYAN NG APOY 


Makahulang Pagbanggit. Sa Mikas 1:13, ma- 
kahulang kinakausap ang Lakis: “Isingkaw mo ang 
karo sa pulutong ng mga kabayo, O babaing tuma- 
tahan sa Lakis. Siya ang naging pasimula ng kasa- 
lanan para sa anak na babae ng Sion, sapagkat sa iyo 
nasumpungan ang mga pagsalansang ng Israel.” 
Ang mga salitang ito'y bahagi ng isang larawan ng 
pagkatalo at waring iminumungkahi nito na mag- 
handa ang Lakis sa pagtakas. Hindi tinatalakay sa 
ibang bahagi ng Kasulatan ang “kasalanan” ng La- 
kis. Marahil ay isang anyo ng idolatriya ang dinala 
sa Jerusalem at nanggaling iyon sa Lakis. O, posi- 
bleng ang kasalanan ay may kaugnayan sa panana- 
lig ng Juda sa mga kabayo at mga karo, na tinang- 
gap nila sa Lakis mula sa Ehipto. 


LAKUM. Isang hangganang dako ng Neptali. 
(Jos 19:32, 33) Posibleng ito ang Khirbet Kushsha 
(Horvat Kush), na nasa tabi ng Ilog Jordan at nasa T 
lamang ng Dagat ng Galilea. 


LALAGYAN NG APOY. Ang mga lalagyan 
ng apoy ay ginamit sa iba't ibang paraan may kaug- 
nayan sa paglilingkod sa santuwaryo. Lumilitaw na 
may mga gintong lalagyan ng apoy na pinaglalag- 
yan noon ng mga sunog na mitsang inalis mula sa 
mga lampara ng ginintuang kandelero. (Exo 25:38, 
37:23: Bil 4:9) Maliwanag na ang mga tansong la- 
lagyan ng apoy para sa altar ng handog na sinusu- 
nog ay nagsilbing mga pandakot ng abo o mga ka- 
gamitang pangkuha ng mga baga mula sa apoy. 
(Exo 27:3, 38:3) Ang mga lalagyan ng apoy ay pi- 
nagsusunugan din ng insenso. (Lev 10:1) Bawat 
umaga at sa pagitan ng dalawang gabi, ang mataas 
na saserdote ay nagpapausok ng mabangong insen- 
so sa ibabaw ng ginintuang altar ng insenso.---Exo 
30:7, 8. 

Ang mga lalagyan ng apoy at ang iba pang mga 
kagamitang ginagamit sa kandelero at sa altar ng 
handog na sinusunog ay kailangang takpan kapag 
lumilikas ng kampo ang mga Israelita at inililipat 
ang tabernakulo sa ibang lokasyon sa panahon ng 
kanilang mga paglalakbay.--Bil 4:9, 14. 

Gumawa si Solomon ng ginto at pilak na mga la- 
lagyan ng apoy para sa templo, ang mga plano para 
sa mga ito ay ibinigay kay David sa pamamagitan 
ng pagkasi. Posibleng mas magarbo ang mga ito 
kaysa sa mga lalagyan ng apoy na ginamit sa taber- 
nakulo sa ilang. (1Ha 7:48-50, 1Cr 28:11-19, 2Cr 
4:19-22) Binanggit din na may mga lalagyan ng 
apoy na yari sa tunay na ginto at pilak, na kinuha 
mula sa templo noong panahon ng pagkatapon sa 
Babilonya.---2Ha 25:15; Jer 52:19. 

Sa Hebreo 9:4 ay may binabanggit na isang ba- 
gay na, kasama ng kaban ng tipan, iniuugnay 
sa Kabanal-banalan. Sa Griego, tinatawag itong 


LALAKING MAY SUNDANG, MGA 


thymiateri'on. Ang salitang iyan ay tumutukoy 
sa isang bagay na may kaugnayan sa pagsusunog 
ng insenso. Ito kaya ang altar ng insenso? Ganiyan 
ang pinalilitaw ng ilang salin, at ang binabanggit 
nila bilang suporta rito ay ang paggamit nina Phi- 
lo at Josephus ng salitang thy:mia-teri'on upang 
tumukoy sa altar ng insenso. (NIV, NE, JB, RS) Sa- 
bihin pa, wala naman talaga sa loob ng Kabanal- 
banalan ang altar ng insenso. (Exo 30:1, 6) Sa ha- 
lip, ito ay nasa labas mismo ng kurtina, o “nasa 
gawi roon ng kaloob-loobang silid,” gaya ng bi- 
nanggit sa 1 Hari 6:22. (Ihambing ang Exo 40:3-5.) 
Sa kabilang dako, ang thy:miate'ri'on ay wastong 
maisasalin bilang “insensaryo,” at isang insensaryo 
ang aktuwal na ipinapasok ng mataas na saserdo- 
te sa Kabanal-banalan tuwing Araw ng Pagbaba- 
yad-Sala. (Lev 16:12, 13) Sa Griegong Septuagint, 
ang salitang thy:mia-te ron ay laging ginagamit 
upang tumukoy sa insensaryo (2Cr 26:19, Eze 8:11, 
LXX), bagaman ibang salita ang ginamit sa Levi- 
tico 16:12 nang inilalarawan ang mga kaganapan 
tuwing Araw ng Pagbabayad-Sala. Gayunman, ipi- 
nahihiwatig ng Judiong Mishnah na nang magla- 
on, isang pantanging ginintuang insensaryo ang 
ginamit sa Araw ng Pagbabayad-Sala. (Yoma 4:4, 
5:1, 7:4) Kaya naman mas gusto ng ilang tagapag- 
salin na isalin ang thy:mia-te'ri-on bilang “insensar- 
yo.”--NW, CC, Dy, Yg, Da, Kx. 

Maling Paggamit. Ginamit ng mga anak ni 
Aaron na sina Nadab at Abihu ang kanilang mga la- 
lagyan ng apoy upang maghandog ng kakaibang 
apoy sa harap ni Jehova at dahil dito'y namatay sila. 
(Lev 10:1, 2) Sa katulad na paraan, ang mapaghi- 
magsik na 250 lalaki na pinangungunahan ni Kora 
ay tinupok ng apoy nang dalhin nila ang kanilang 
mga tansong lalagyan ng apoy sa harap ni Jehova. 
(Bil 16:16-19, 35, 39) Pinasapitan ng ketong si Ha- 
ring Uzias habang ilegal na gumagamit ng insen- 
saryo. (2Cr 26:18, 19) Ang 70 matatandang lalaki ng 
Israel na nakita ni Ezekiel sa pangitain ay gumaga- 
mit ng mga insensaryo upang maghandog ng in- 
senso sa mga idolo.--Eze 8:10, 11; tingnan ang 
INSENSO. 


LALAKING MAY SUNDANG, MGA. Ang 
‘mga lalaking may sundang' ay mga miyembro ng 
isang panatikong pulitikal na paksiyon ng mga Ju- 
dio noong unang siglo C.E. Nagsagawa sila noon 
ng organisadong mga pagpatay udyok ng pulitika. 
Nang magkagulo ang mga Judio sa Jerusalem laban 
kay Pablo noong kaniyang huling pagdalaw roon, 
naghinala ang kumandante ng militar na si Claudio 
Lisias na si Pablo ang Ehipsiyo na nanulsol ng sedi- 
syon at nagsama sa ilang ng 4,000 “lalaking may 
sundang."”--Gaw 21:30-38, 23:26, 27. 


164 


Ang pananalitang Griego na isinaling “mga lala- 
king may sundang’ ay literal na nangangahulugang 
“mga lalaki ng Sicarii.” Ang salitang Griego para sa 
“Sicarii” (si-ka'ri'oi) ay nagmula sa Latin na sicarii, 
na hinango naman sa sica (sundang). 

Ayon sa Judiong istoryador na si Josephus, parti- 
kular na kapag may kapistahan, ang “mga lalaking 
may sundang,’ o Sicarii, ay nakikihalubilo sa mga 
pulutong sa Jerusalem nang may nakatagong mga 
sundang sa kanilang mga kasuutan at sinasaksak 
nila ang kanilang mga kaaway samantalang araw 
na araw. Pagkatapos, upang hindi sila mapaghinala- 
an, kunwari ay kasama sila sa mga nagagalit dahil 
sa gayong mga pagpatay. Sinabi pa ni Josephus na 
ang Sicarii ay nanguna sa paghihimagsik laban sa 
Roma. Noong 66 C.E., sa pangunguna ni Eleazar 
na anak ni Jairo, sinakop at minasaker ng isang 
pangkat ng Sicarii ang garison ng mga Romano sa 
Masada. Ipinagpatuloy ng pangkat na ito ng mga 
makabayang panatiko ang pagsalansang sa Roma 
hanggang noong 73 C.E. kung kailan winasak ang 
mga depensa ng Masada. Gayunman, hindi na kina- 
ilangang lusubin ng mga Romano ang mismong 
tanggulan. Upang hindi sila mabihag, sistematikong 
minasaker ng Sicarii ang 960 lalaki, babae, at bata 
sa isang lansakang pagpapatiwakal. Ang nakaligtas 
lamang ay dalawang babae at limang bata na nag- 
tago sa isang yungib. 


LALAMUNAN. 


LAMAM. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. 
(Jos 15:20, 33, 40) Karaniwang ipinapalagay na ito 
ay ang Khirbet el-Lahm (Horvat Lehem), na mga 
5 km (3 mi) sa S ng Lakis. 


LAMAN. Ang Hebreong basar' at ang Grie- 
gong sarx ay pangunahin nang tumutukoy sa ma- 
lambot na substansiya ng isang pisikal na katawan, 
tao man, hayop, ibon, o isda. Sa mas espesipikong 
paraan ay tumutukoy ito sa mga bahaging binubuo 
pangunahin na ng kalamnan at taba. Idiniriin ng Bi- 
bliya na magkakaiba ang laman ng iba't ibang uri 
ng nabubuhay na bagay. (1Co 15:39) Ganito nga 
ang nasumpungan ng mga mananaliksik. Napansin 
nila na ang kemikal na komposisyon at kayarian ng 
mga selula ng laman ng mga tao, mga hayop, mga 
ibon, at mga isda ay may malalaking pagkakaiba- 
iba. 

Ang Diyos na Jehova na Maylalang ang nasa likod 
ng pag-iral ng lahat ng laman at ng buhay ng mga 
ito. Tinutukoy siya ng Bibliya bilang “Si Jehova na 
Diyos ng mga espiritu [pati na ang puwersa ng bu- 
hay] ng lahat ng uri ng laman.” (Bil 27:16, ihambing 
ang Gen 6:17.) Sinasabi niya na ang kaluluwa (bu- 
hay) ng nilalang na laman ay nasa dugo. (Lev 17:11- 


Tingnan ang LEEG. 


165 


14) Noong una, pananim at prutas, at hindi laman, 
ang ibinigay sa tao bilang kaniyang pagkain. Ngunit 
pagkatapos ng Baha, idinagdag ng Diyos ang laman 
ng hayop, gayunma'y iniutos niya na “ang laman na 
kasama ang kaluluwa nito---ang dugo nito---ang hu- 
wag ninyong kakainin. ”---Gen 9:3, 4. 

Binanggit ang pagkain sa laman ng tao bilang 
isang sumpa mula sa Diyos. Nakapandidiri ito para 
sa mga Israelita, dahil likas na kinasusuklaman ito 
ng tao. (Deu 28:45, 53-57: 2Ha 6:28-30) Hindi rin 
nila maaaring kainin ang laman ng isang hayop na 
nilapa ng mabangis na hayop, o ng isa na basta na 
lamang namatay. Ang mga ito ay karima-rimarim, 
bukod pa sa hindi napatulo nang wasto ang dugo ng 
mga ito.--Exo 22:31, Lev 17:15, 16, Deu 14:21. 

Iniutos ng Diyos sa kaniyang bayan na bago nila 
kainin ang laman ng isang hayop, ibubuhos nila sa 
lupa ang dugo nito at tatakpan nila iyon ng alabok, 
anupat nag-iingat na huwag makain ang dugo, dahil 
sa parusang kamatayan. (Deu 12:23-25, Lev 7:27) 
Muling inilahad ng lupong tagapamahala ng sinau- 
nang kongregasyong Kristiyano ang pagbabawal na 
ito, anupat ipinagbawal ang pagkain ng mga hayop 
na binigti o hindi napatulo ang dugo. Idinagdag din 
nila ang pagbabawal sa pagkain ng karne bilang ba- 
hagi ng isang handog na pansalu-salo para sa mga 
idolo, isang karaniwang gawain sa gitna ng mga pa- 
gano noong mga araw na iyon. (Gaw 15:19, 20, 28, 
29) Wasto naman na kumain ng laman ang mga 
Kristiyano, ngunit itinawag-pansin ng apostol na si 
Pablo na ang laman ay hindi kailangang-kailangan 
ng tao bilang pagkain nang sabihin niya na kung 
ang pagkain niya ng karne ay isang katitisuran sa 
ibang mga Kristiyano, siya ay “hindi na muling ka- 
kain ng karne.'---Ro 14:21, 1Co 8:13. 

Ang katawang laman na ibinigay sa tao ay hindi 
dapat lapastanganin at hindi dapat sadyaing pag- 
malupitan o putulan, kahit ng may-ari mismo nito 
o ng ibang tao.--Lev 19:28, Deu 14:1, Exo 21:12-27. 

Kaugnayan Bilang Magkamag-anak. Ang ka- 
ugnayan bilang magkamag-anak ay tinutukoy ng 
terminong “laman.” Si Eva ang pinakamalapit na ka- 
mag-anak ni Adan yamang siya, gaya ng sinabi 
ni Adan, ay “buto ng aking mga buto at laman 
ng aking laman.” (Gen 2:23, tingnan din ang Gen 
29:14: 37:27: 2Sa 5:1.) Mariing binanggit ang mala- 
pit na kaugnayan ng lalaki sa kaniyang asawang ba- 
bae: “Sila ay magiging isang laman.” (Gen 2:24; Mat 
19:5, 6) Tinatawag ni Pablo si Jesus bilang isa “na 
nagmula sa binhi ni David ayon sa laman. ”---Ro 1:3, 
ihambing ang 9:3. 

Ang Tao, Sangkatauhan, mga Nilalang na 
Laman. Ang isang mas malawak na ideya ng sa- 
litang “laman,” na ito'y binubuo ng nakikita at nahi- 
hipong mga bahagi ng katawan ay makikita sa 


LAMAN 


paggamit sa salitang ito upang tumukoy sa buong 
katawan sa pangkalahatan. (Lev 17:14, 1Ha 21:27, 
2Ha 4:34) Ginagamit din ito upang tumukoy sa tao, 
o indibiduwal, bilang isang tao na laman. (Ro 7:18, 
Col 2:1, 5) Ang buong sangkatauhan, lalo na mula 
sa pangmalas ng Diyos na Espiritu, ay inilalarawan 
bilang “aman” (Gen 6:12, Isa 66:16, Luc 3:6), at 
kung minsan ay kabilang din dito ang mga nilalang 
na hayop. (Gen 7:16, 21) Kadalasan, ipinakikita ng 
Bibliya ang pagkakaiba ng laman at ng Diyos na Es- 
piritu, anupat partikular na idiniriin ang kawalang- 
kabuluhan ng tao kung ihahambing sa Diyos. (Gen 
6:3: 2Cr 32:8, Aw 56:4) Gayunpaman, sa kabila ng 
nakatataas na posisyon ni Jehova, kinikilala at isina- 
saalang-alang niya ang bagay na ito sa pakikitungo 
niya sa sangkatauhan taglay ang nakahihigit na 
maibiging-kabaitan at maawaing mahabang pagti- 
tiis.---Aw 78:39, ihambing ang Aw 103:13-15, 1Pe 1: 
24, 25. 

Ang salitang “laman” ay maaari ring tumukoy sa 
isang bahagi ng katawan, partikular na sa ari ng la- 
laki. Binabanggit ng Levitico 15:2: “Kung ang sinu- 
mang lalaki ay may agas mula sa kaniyang ari [sa 
literal, “kaniyang laman"], ang kaniyang agas ay 
marumi.”--Ihambing ang Gen 17:11; Exo 28:42, Efe 
2:11; Col 2:13. 

Mga Katawang Espirituwal. Sinabi ng apos- 
tol na si Pablo na “kung may katawang pisikal, may- 
roon ding espirituwal.” (1Co 15:44) Pinatunayan ito 
ng apostol na si Pedro nang sabihin niya sa mga ta- 
ong laman at may kalikasan ng tao, mga tina- 
wag upang maging mga kasamang tagapagmana ni 
Kristo, na sila ay magiging mga kabahagi sa “tu- 
lad-Diyos na kalikasan,” samakatuwid nga, buhay 
bilang espiritu sa di-nakikitang langit. (2Pe 1:4) 
Upang maging posible ito, kailangan silang magba- 
go ng katawan, sapagkat “ang laman at dugo ay hin- 
di makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang 
kasiraan man ay magmamana ng kawalang-kasira- 
an.”--1Co 15:50-54. 

Ang Katawang Laman ni Jesu-Kristo. Si Je- 
sus, na siyang “Salita” ng Diyos, na “mula sa langit,” 
ay naghubad ng espiritung kalikasan at “naging la- 
man.” (Ju 1:1, 1Co 15:47, Fil 2:5-8, Ju 1:14, 1Ti 3:16) 
Ipinanganak siya bilang tao at hindi bilang espiritu 
at hindi siya nagbihis lamang ng katawang laman, 
gaya ng ginagawa noon ng mga anghel. (Gen 18:1- 
3; 19:1: Jos 5:13-15) Pinatunayan ito ng apostol na si 
Juan nang sabihin niya na ang sinumang nagkaka- 
ila na dumating si Jesu-Kristo “sa laman” ay isang 
antikristo. (1Ju 4:2, 3) Upang mailaan niya ang 
pantubos para sa sangkatauhan at sa gayon ay 
matulungan yaong mga magiging kasama niya sa 
makalangit na pagtawag, ang Salita ay naging la- 
man, anupat ipinanganak bilang isang ganap na tao, 


LAMAN 


at hindi nagsaanyong-laman. Ganito ang sinasabi 
sa atin ng Bibliya: “Yamang ang ‘mumunting mga 
anak' ay mga kabahagi sa dugo at laman, siya rin sa 
katulad na paraan ay nakibahagi sa gayunding mga 
bagay.” (Heb 2:14-16) Ang kaniyang pakikipama- 
yan sa lupa ay tinutukoy bilang “mga araw ng kani- 
yang laman.” (Heb 5:7) Sinabi ni Jesus, “Ang tina- 
pay na ibibigay ko ay ang aking laman alang-alang 
sa buhay ng sanlibutan.” Nagpatuloy siya sa pagsa- 
sabi na yaong mga umaasa na manatiling kaisa niya 
ay dapat na kumain ng kaniyang laman at uminom 
ng kaniyang dugo.’ Palibhasa'y hindi nila naunawa- 
an ang espirituwal at makasagisag na kahulugan ng 
kaniyang mga salita, inintindi ng ilan ang kaniyang 
pananalita bilang kanibalismo kung kaya nangilabot 
sila.--Ju 6:50-60. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
bagaman alam niyang papatayin siya bilang haing 
pantubos, ang kaniyang laman ay “namahingang 
may pag-asa." Ito'y dahil alam niya na bubuhayin 
siyang muli ng kaniyang Ama, na matagumpay na 
magagampanan ng kaniyang hain ang layunin ng 
pantubos, at na hindi makakakita ng kasiraan ang 
kaniyang laman. (Gaw 2:26, 31) Maliwanag na pi- 
naglaho ng Diyos na Jehova ang katawang laman ni 
Jesus sa sarili Niyang paraan (anupat posibleng pi- 
nagwatak-watak Niya ang mga atomo na dating bu- 
mubuo rito). (Luc 24:2, 3, 22, 23: Ju 20:2) Hindi bi- 
nawi ni Jesus ang kaniyang katawang laman dahil 
makakansela ang bisa ng pantubos na siyang dahi- 
lan kung bakit ito ibinigay. Nagpapatotoo ang apos- 
tol na si Pedro na si Kristo ay pumasok sa langit, sa 
dako ng mga espiritu, hindi ng laman, “siya na pina- 
tay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu.” (1Pe 3:18) 
Bago umakyat si Kristo sa langit bilang isang ma- 
kapangyarihan at imortal na espiritung persona, 
siya ay nagpakita sa pamamagitan ng iba't ibang 
katawang laman na naaangkop sa pagkakataon, sa 
layuning bigyan ang kaniyang mga alagad ng naki- 
kita at nahihipong katibayan ng kaniyang pagka- 
buhay-muli.--Ju 20:13-17, 25-27: 21:1, 4: Luc 24: 
15, 16. 

Ipinakikita ng liham ni Pablo sa mga Hebreo na 
ang kurtina ng santuwaryo na nasa harap ng Kaba- 
nal-banalan, na kumakatawan sa langit mismo, ay 
sumasagisag sa laman ni Jesus, sapagkat bago niya 
ihain ang kaniyang katawang laman, ang daan pa- 
tungo sa buhay sa langit ay hindi pa nabubuksan. 
--Heb 9:24: 10:19, 20. 

Ang Di-sakdal na Tao. Ang pananalitang “la- 
man” ay kadalasang ginagamit sa Bibliya upang tu- 
mukoy sa tao sa kaniyang di-sakdal na kalagayan, 
anupat “pinaglihi sa kasalanan’ bilang supling ng 
mapaghimagsik na si Adan. (Aw 51:5, Ro 5:12: Efe 
2:3) Sa mga taong nagsisikap na maglingkod sa 


166 


Diyos, “ang espiritu [ang nag-uudyok na puwersa na 
nanggagaling sa makasagisag na puso] ay sabik, 
ngunit ang laman ay mahina.” (Mat 26:41) Sa loob 
ng mga lingkod na ito ng Diyos ay may patuluyang 
labanan. Ang banal na espiritu ng Diyos ay isang 
puwersa ukol sa katuwiran, ngunit ang makasala- 
nang laman ay patuluyang nakikipagbaka laban sa 
impluwensiya ng espiritu at nanggigipit upang ud- 
yukan ang indibiduwal na gumawa ng mga gawa ng 
laman. (Ro 7:18-20, Gal 5:17) Ipinakikita ng Galacia 
5:19-23 ang pagkakaiba ng mga gawa ng makasala- 
nang laman at ng mga bunga ng espiritu. 

Sinasabi rin sa atin ng apostol na si Pablo na ang 
Kautusang ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni 
Moises ay “mahina dahil sa laman,' ang di-sakdal na 
laman niyaong mga nasa ilalim ng Kautusan. Ang 
Kautusan na sa ilalim niyaon naglingkod ang Aaro- 
nikong pagkasaserdote ay espirituwal, anupat mula 
sa Diyos, ngunit sa pamamagitan nito, ang mga ta- 
ong makalaman na “ipinagbili sa ilalim ng kasala- 
nan” ay hinatulan, sa halip na ipahayag na matu- 
wid. (Ro 8:3, 7:14: Heb 7:28) Ang mga mataas na 
saserdoteng mula sa linya ni Aaron sa laman, na 
inatasan ng Kautusan, ay hindi nakapagbigay ng 
nararapat na hain para sa kasalanan.---Heb 7:11-14, 
23, 10:1-4. 

Nang sabihin niyang 'ang laman ay hindi napasa- 
sakop sa kautusan ng Diyos, ni maaari mang mag- 
kagayon, hindi sinasabi ng apostol na si Pablo na 
ang laman mismo ay sadyang masama. Sinasabi 
niya sa atin na si Jesu-Kristo, bagaman nakikibaha- 
gi sa dugo at laman, anupat nagiging “tulad ng kani- 
yang ‘mga kapatid,'” ay “walang katusuhan, walang 
dungis, hiwalay sa mga makasalanan,” “sinubok sa 
lahat ng bagay tulad natin, ngunit walang kasala- 
nan.” (Ro 8:7: Heb 2:14, 17: 4:15: 7:26) Pinatunayan 
ni Jehova na maaaring maging walang-kasalanan 
ang laman ng tao. “Ang Diyos, sa pamamagitan ng 
pagsusugo ng kaniyang sariling Anak sa wangis ng 
makasalanang laman at may kinalaman sa kasala- 
nan, ay humatol sa kasalanan sa laman.” (Ro 8:3) Sa 
kalaunan, sa pamamagitan ng paglalaan ng hain ni 
Kristo, lahat ng nananampalataya ay magiging sak- 
dal, at ang matuwid na mga kautusan ng Diyos 
ay buong-kasakdalang tutuparin ng sangkatauhan. 
- Apo 214. 

Ang isa sa mga tukso na nakaimpluwensiya kay 
Eva upang magkasala ay “ang pagnanasa ng la- 
man.” Ginamit ito ng Diyablo laban kay Kristo ngu- 
nit nabigo siya. (1Ju 2:16, Gen 3:6, Luc 4:1-4) Ti- 
natalo ng mga tagasunod ni Jesus ang laman sa 
pamamagitan ng pagpapahintulot sa espiritu ng 
Diyos na gumana nang malaya sa kanilang mga bu- 
hay at sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na ka- 
baitan ni Jehova.---Gal 5:16, 22-26, Ro 8:1-4. 


167 


Ang Pakikipaglaban ay Hindi sa Laman. 
Hindi ang makalamang pangangatuwiran, kundi 
ang espiritu ni Jehova, ang nagsisiwalat ng mga la- 
yunin ng Diyos sa mga taong may pananampala- 
taya at pumapatnubay sa kanila. (Mat 16:17: 1Co 2: 
9, 14: Efe 3:5) Alinsunod dito, hindi isinasagawa ng 
mga Kristiyano ang kanilang Kristiyanong pakiki- 
pagdigma “ayon sa laman,’ at hindi sila nakikipag- 
laban sa mga taong laman at dugo: ni gumagamit 
man sila ng makalamang mga sandata laban sa ka- 
ninuman. Nakikipaglaban sila sa “balakyot na mga 
puwersang espiritu sa makalangit na mga dako.” 
(2Co 10:3, 4; Efe 6:12) Nagtitiwala sila, hindi sa 'bi- 
sig na laman, kundi kay Jehova na Espiritu. (Jer 
17:5: 2Co 3:17) Sa tulong ng Diyos ay sinisikap ni- 
lang linisin ang kanilang sarili mula sa “bawat ka- 
rungisan ng laman at espiritu,” at tinitingnan at hi- 
nahatulan sila ng Diyos, hindi ayon sa kung ano 
sila sa laman, gaya ng madalas gawin ng tao, kun- 
di ayon sa kung ano sila sa espirituwal.---1Co 4:3-5: 
2Co 5:16, 17: 7:1; 1Pe 4:6, tingnan ang ESPIRITU, IPA- 
HAYAG NA MATUWID, KALULUWA. 


LAMBAT. Karaniwan na, isang materyal na 
binubuo ng pisi, sinulid, o lubid, na nilala. Ginaga- 
mit ang lambat sa panghuhuli ng isda (Ec 9:12: Isa 
19:8, Mat 4:18-21), mga ibon (Kaw 1:17), at iba pang 
mga hayop (Isa 51:20). Ang ilan sa mga panguna- 
hing materyales na ginagamit sa paggawa nito ay 
ang lino, hibla ng palma, at papiro. 

Samantala, ibang-iba naman ang pinaggamitan 
sa mga lambat na metal. Halimbawa, mga lambat 
na yari sa tanso ang inilagay bilang palamuti sa ka- 
pital ng mga haliging Jakin at Boaz sa templo (ting- 
nan ang KAPITAL), at isang tansong lambat o kayari- 
ang tila lambat naman ang ginamit bilang parilya 
para sa altar na pinaghahainan.---Exo 27:4, 5, 38:4, 
1Ha 7:16-18, 41, 42, Jer 52:22, 23. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Bibliya, ang 
“lambat” ay kadalasang ginagamit sa makasagisag 
na diwa upang kumatawan sa mga paraang ginaga- 
mit sa paninilo ng iba---anupat pinalilibutan sila at 
dinadalang bihag, o pinasasapitan sila ng kapaha- 
makan. (Job 18:8; 19:6; Aw 66:11, Pan 1:13, Eze 
12:13; 17:20: 19:8, 32:3, Os 5:1, 7:12: Mik 7:2) Iniha- 
halintulad sa pangubkob na lambat ang paraang gi- 
namit ng mga Caldeo sa paglupig sa mga bansa 
noong nagpapalawak sila ng kanilang pamumuno. 
(Hab 1:6, 15-17) Gayundin, ang labis na pamumuri 
at ang mapagpakanang puso ng isang babaing imo- 
ral ay inihahambing sa mga lambat. (Kaw 29:5, Ec 
7:26) Nagpahayag ang salmista ng pagtitiwala na 
ililigtas siya ni Jehova mula sa sala-salabid na mga 
lambat (Aw 25:15: 31:4: 140:5, 12) at na yaong mga 
naglalatag ng gayong mga lambat ang siyang ma- 
sisilo sa mga iyon.---Aw 9:15: 35:7, 8: 57:6: 141:10. 


LAMEC 


May kinalaman sa kayarian at paggamit ng iba't 
ibang lambat, tingnan ang LAMBAT, PANGUBKOB NA, 
MANGHUHULI NG IBON, PANGANGASO AT PANGINGISDA. 


LAMBAT, PANGUBKOB NA [sa Ingles, 
dragnet]. Isang uri ng lambat na ipinansusuyod sa 
sahig ng katubigan upang makahuli ng mga isda. 
(Eze 26:5, 14: 47:10) Sa sinaunang Ehipto, ang mga 
pangubkob na lambat ay gawa sa sinulid na lino at 
may mga pabigat na tingga sa ilalim at mga palu- 
tang na kahoy sa ibabaw. Malamang na kahawig ng 
mga ito ang mga lambat na ginamit ng mga Israe- 
lita. 

Ang sinaunang paraan ng pangingisda gamit ang 
pangubkob na lambat ay malamang na kagayang- 
kagaya ng pamamaraan sa Gitnang Silangan nitong 
nakalipas na mga panahon. Ang pangubkob na lam- 
bat ay inihuhulog mula sa mga bangka upang ma- 
kulong nito ang isang kawan ng mga isda, at ang 
mahahabang lubid na nakakabit sa magkabilang 
dulo ng lambat ay iniaahon sa baybayin. Pagkata- 
pos, unti-unting hihilahin ng dalawang pangkat ng 
mga lalaki ang magkabilang dulo ng lubid patungo 
sa dalampasigan. (Mat 13:47, 48) Ang isa pang pa- 
raan ay ang paghila sa lambat hanggang sa ito'y 
maging parang malaking buslo. Sisisid naman ang 
mga mangingisda sa tubig at hihilahin ang isang 
bahagi ng gilid na may mga pabigat patungo sa ila- 
lim ng buong lambat upang magkaroon ito ng lun- 
do. Pagkatapos nito, iaahon ang lambat sa isang 
bangka o mga bangka. (Luc 5:6, 7) Kung minsan na- 
man ay hinihila muna ang lambat sa mas maba- 
baw na bahagi ng tubig bago ito alisan ng laman. 
--Ihambing ang Ju 21:8, 11. 

Sa Kasulatan, makasagisag na ginagamit ang pa- 
ngubkob na lambat may kaugnayan sa pagtitipon sa 
mga tao. (Mat 13:47, 48) Ginagamit din ito upang 
lumarawan sa puso ng babaing imoral (Ec 7:26) at 
maging sa mga pakana upang siluin ang iba. (Mik 
7:2) Gayundin, ang pananakop sa digmaan ay ini- 
hahalintulad sa pangingisda gamit ang pangubkob 
na lambat.--Hab 1:15-17. 


LAMEC. 

1. Ang anak ni Metusael at isang inapo ni Cain. 
(Gen 4:17, 18) Ang buhay niya at ni Adan ay nag- 
pang-abot. Si Lamec ay nagkaroon ng dalawang 
asawa, sina Ada at Zila, na magkasabay niyang na- 
ging asawa at siya ang unang nagkaroon ng higit pa 
sa isang asawa ayon sa ulat ng Bibliya. (Gen 4:19) 
Kay Ada ay nagkaroon siya ng mga anak na lalaki 
na nagngangalang Jabal, ang tagapagpasimula ng 
mga tumatahan sa mga tolda at ng mga may ala- 
gang hayop, at Jubal, ang 'tagapagpasimula ng la- 
hat niyaong humahawak ng alpa at ng pipa.” (Gen 4: 
20, 21) Kay Zila naman ay naging anak ni Lamec si 


LAMED 


Tubal-cain, “ang panday ng bawat uri ng kasangka- 
pang tanso at bakal,” at ang isang babae na nagnga- 
ngalang Naama.---Gen 4:22. 

Ang tulang kinatha ni Lamec para sa kaniyang 
mga asawa (Gen 4:23, 24) ay nagpapabanaag sa 
marahas na saloobin ng mga tao noong panahong 
iyon. Ang tula ni Lamec ay nagsasabi: “Dinggin 
ninyo ang aking tinig, kayong mga asawa ni La- 
mec, pakinggan ninyo ang aking pananalita: Isang 
lalaki ang pinatay ko dahil sinugatan ako, oo, isang 
kabataang lalaki dahil sa panununtok sa akin. Kung 
pitong ulit na ipaghihiganti si Cain, kung gayon si 
Lamec ay pitumpung ulit at pito.” Maliwanag na 
naghaharap si Lamec ng isang kaso ng pagtatang- 
gol sa sarili, anupat nangangatuwiran na ang gina- 
wa niya ay hindi sinasadyang pagpaslang, na gaya 
niyaong kay Cain. Inangkin ni Lamec na bilang 
pagtatanggol sa kaniyang sarili, napatay niya ang 
lalaki na nanakit at sumugat sa kaniya. Samakatu- 
wid, ang kaniyang tula ay nagsisilbing pakiusap na 
huwag siyang patayin ng sinumang naghahangad 
na ipaghiganti ang lalaking dumaluhong sa ka- 
niya. 

Lumilitaw na walang sinuman sa mga inapo ni 
Cain, kabilang na rito ang mga supling ni Lamec, 
ang nakaligtas sa Baha. 

2. Isang inapo ni Set, anak ni Matusalem at ama 
ni Noe. (Gen 5:25, 28, 29: 1Cr 1:1-4) Nagpang-abot 
din ang buhay ng Lamec na ito at ni Adan. Si Lamec 
ay nanampalataya sa Diyos, at pagkatapos na tawa- 
ging Noe (malamang na nangangahulugang “Kapa- 
hingahan, Kaaliwan”) ang pangalan ng kaniyang 
anak, sinabi niya: “Ang isang ito ay magdadala sa 
atin ng kaaliwan sa ating gawa at sa kirot ng ating 
mga kamay dahil sa lupang isinumpa ni Jehova.” 
(Gen 5:29) Natupad ang mga salitang ito nang ang 
sumpa sa lupa ay alisin noong panahong nabubu- 
hay si Noe. (Gen 8:21) Nagkaroon si Lamec ng iba 
pang mga anak na lalaki at babae. Nabuhay siya 
nang 777 taon, anupat namatay mga limang taon 
bago ang Baha. (Gen 5:30, 31) Ang kaniyang panga- 
lan ay nakasulat sa talaangkanan ni Jesu-Kristo sa 
Lucas 3:36. 


LAMED [b]. Ang ika-12 titik sa alpabetong 
Hebreo. Ang lamed ay karaniwan nang katumbas 
ng Ingles na “l.” Sa Hebreo, ginamit ng salmista ang 
titik na ito sa pasimula ng bawat isa sa walong tala- 
ta sa Awit 119:89-96. 


LAMI [Aking Tinapay]. Ang kapatid ni Goliat na 
Giteo. Ang ulat sa 1 Cronica 20:5 ay kababasahan, 
sa isang bahagi nito, “pinabagsak ni Elhanan na 
anak ni Jair si Lami na kapatid ni Goliat na Giteo,” 
sa isang pakikipagdigma sa mga Filisteo. Gayun- 
man, sa katulad na teksto sa 2 Samuel 21:19 ay ma- 


168 


babasa: “Pinabagsak ni Elhanan na anak ni Jaare- 
oregim na Betlehemita si Goliat na Giteo.” Sa huling 
nabanggit na teksto, lumilitaw na ang “eth-lach:mi” 
(sa Tagalog, “Lami,” anupat ipinahihiwatig lamang 
ng terminong Hebreo na 'eth na ang Lami ang la- 
yon ng isang pandiwa) ay may-kamaliang binasa 
ng isang tagakopya bilang behth hallach-mi” (“Bet- 
lehemita”). Samakatuwid, malamang na ang orihi- 
nal ay kababasahan ng, “pinabagsak si Lami, gaya 
ng mababasa sa katulad na teksto sa 1 Cronica 20:5. 
Pagtutugmain nito ang dalawang teksto sa puntong 
ito. Kaya maliwanag na si Lami ay kapatid ng Goliat 
na pinatay ni David. Sa kabilang dako naman, po- 
sible na may dalawang Goliat.--Tingnan ang Go- 
LUAT. 


LAMOK [sa Heb., qe'rets]. Alinman sa napaka- 
rami at sari-saring uri ng insektong may dalawang 
pakpak, bilog ang ulo at may mga binting mahaha- 
ba, balingkinitan at lima ang hugpungan. Ang mga 
babaing lamok ay may matibay na proboscis na ipi- 
nantutusok nila sa balat ng tao at mga hayop upang 
makasipsip ng dugo. Ang salitang Hebreo na isina- 
ling “lamok” (NW) ay lumitaw bilang pangngalan 
tanging sa Jeremias 46:20, kung saan ginamit ito 
upang kumatawan sa mga Babilonyong nasa ilalim 
ng pamamahala ni Nabucodonosor, ang kaaway 
mula sa hilaga na darating laban sa Ehipto, ang 
"magandang dumalagang baka." 


LAMPARA. [Isang sisidlang ginagamit upang 
makagawa ng artipisyal na liwanag. Mayroon itong 
mitsa na pampaningas ng mga likidong madaling 
magliyab gaya ng langis, anupat sinisipsip ng mit- 
sa ang fluido na nagsisilbi namang gatong ng liyab 
ng apoy. Ang mga mitsa ay gawa sa lino (Isa 42:3: 
43:17), binalatang tangkay ng halamang hungko, 
o abaka. Langis ng olibo ang fluido na karaniwang 
ipinampapaningas sa mga sinaunang lampara (Exo 
27:20), bagaman ginagamit din noon ang langis 
mula sa punong terebinth. 

Bawat isa sa limang maiingat na dalaga sa ilus- 
trasyon ni Jesus ay may isang lampara at isang si- 
sidlan na may langis. (Mat 25:1-4) May dala ring 
mga lampara at mga sulo yaong mga dumating 
upang arestuhin si Jesus.--Ju 18:3. 

Karaniwan na, ang mga lamparang pambahay 
ay yari sa luwad, bagaman may natuklasan ding 
mga lamparang bronse sa Palestina. Ang karani- 
wang lampara ng mga Canaanita ay hugis-platito, 
pabilog ang ilalim at mataas ang gilid. (MGA LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 952) Nilalagyan ng bahagyang 
yupi ang isang gilid ng labi nito, at doon ipinapa- 
tong ang mitsa. Kung minsan, nilalagyan ng yupi 
ang apat na sulok ng labi nito upang may mapag- 


169 


lagyan ng apat na mitsa. Nang maglaon, mga lam- 
parang may iba't ibang hugis ang ginawa, anupat 
ang ilan ay sarado maliban sa dalawang butas ng 
mga ito, ang isa ay nasa ibabaw (malapit sa gitna) 
upang sa pamamagitan niyaon ay malagyan ng la- 
ngis ang sisidlan at ang isa naman ay nagsisilbing 
bibig nito na pinaglalagyan ng mitsa. Ang ilang 
lampara ay may pabilog na tatangnan sa kabilang 
dulo na katapat ng bibig nito, kung minsan, ang ta- 
tangnan ay nakapahiga, ngunit kadalasa'y patayo. 
Kalimitan, ang mga lamparang Griego-Romano ay 
may mga anyo ng mga tao o mga hayop sa mito- 
lohiya, samantalang ang mga Judio naman ay gu- 
mawa ng mga lamparang may mga disenyong 
gaya ng mga dahon ng punong ubas o mga balum- 
bon. 

Karaniwan ay kulay kayumanggi ang sinaunang 
mga lamparang hugis-platito. Ang mga lampa- 
ra naman na ginawa noong unang siglo C.E. ay 
may iba't ibang kulay, kabilang na ang mapusyaw 
na kayumanggi, mamula-mulang kulay-kahel, at 
abuhin. Gayundin, noong mga panahong Romano, 
may mga lamparang pinahiran ng pulang pampa- 
kintab. 

Noon, ang mga lampara na karaniwang ginaga- 
mit sa mga tahanan at iba pang mga gusali ay ma- 
aaring inilalagay sa isang butas sa pader, o sa isang 
istante sa pader o haligi, o baka ibinibitin ang mga 
ito sa kisame sa pamamagitan ng isang panali. Kung 
minsan, inilalagay ang mga ito sa mga patungang 
luwad, kahoy, o metal. Sa pamamagitan ng gayong 
mga patungan, kumakalat ang liwanag sa buong si- 
lid.---2Ha 4:10, Mat 5:15, Mar 4:21. 

Hindi binabanggit sa Bibliya ang paggamit ng 
kandila. Ang langis ng lampara, na likido, ang gina- 
gamit para magkaroon ng liwanag. Samakatuwid, 
hindi wasto ang malimit na salin ng King James 
Version sa Hebreong ner at sa salitang Griego na 
ly'khnos bilang “kandila,” gaya sa Job 29:3 at Lucas 
11:33, kung saan “lampara” ang angkop na ginaga- 
mit ng makabagong mga salin (gaya ng AT, NW, 
RS). 

Ginamit sa Santuwaryo. Sa tabernakulo ng 
Israel, ang kandelero, o patungan ng lampara, ay 
yari sa ginto at may disenyong naiiba sa karani- 
wang kandelerong pambahay. Alinsunod sa mga 
tagubilin ng Diyos na Jehova (Exo 25:31), ito'y pina- 
lamutian ng salit-salitang mga globito at mga bu- 
laklak at may tatlong sanga sa bawat tagiliran ng 
pinakakatawan nito, anupat mayroon itong pitong 
lalagyan ng maliliit na lampara. Tanging mainam 
na napigang langis ng olibo ang ginagamit noon sa 
mga lamparang ito. (Exo 37:17-24: 27:20) Nang 
maglaon, nagpagawa si Solomon ng sampung ginin- 
tuang kandelero at ng ilang pilak na kandelero para 


LAMPARA 


gamitin sa templo.--1Ha 7:48, 49; 1Cr 28:15: 2Cr 
4:19, 20, 13:11. 

Si Jehova--Isang Lampara at Bukal ng Li- 
wanag. Si Jehova ang pangunahing Bukal ng 
liwanag at patnubay. Matapos mailigtas si Da- 
vid mula sa kamay ng kaniyang mga kaaway at 
mula rin sa kamay ni Saul, sinabi niya: “Ikaw ang 
aking lampara, O Jehova, at pinagliliwanag ni Je- 
hova ang kadiliman ko.” (2Sa 22:29) Naiiba na- 
man nang bahagya ang pananalitang ginamit sa 
Mga Awit: “Ikaw ang magsisindi ng aking lampara, 


Sinaunang lampara na napapalamutian ng 
disenyo ng isang menora (kandelerong Judio) 


O Jehova,” anupat doo'y inilalarawan si Jehova bi- 
lang siyang nagpapaningas ng lamparang dala ni 
David upang magbigay-liwanag sa kaniyang daan. 
--Aw 18:28. 

Si Jesu-Kristo. Gaya ng nakita ng apostol na si 
Juan sa pangitain, “ang gabi ay hindi iiral” sa maka- 
langit na Bagong Jerusalem. Hindi araw at buwan 
ang pinagmumulan ng liwanag ng lunsod, sapagkat 
ang kaluwalhatian mismo ng Diyos na Jehova ang 
tuwirang nagbibigay-liwanag sa lunsod, kung paa- 
nong ang ulap ng liwanag na tinatawag ng mga 
Hebreo bilang Shekina ang siyang nagbigay-liwa- 
nag sa Kabanal-banalan ng sinaunang tabernaku- 
lo at templo. (Lev 16:2, ihambing ang Bil 9:15, 
16.) Ang “lampara” naman nito ay ang Kordero, si 
Jesu-Kristo. Pasisikatin ng “lunsod” ang espirituwal 
na liwanag nito sa mga bansa, ang mga tumata- 
han sa “bagong lupa,” upang patnubayan sila.---Apo 
21:22-25. 


LAMPARA 


Ang mga Hari sa Linya ni David. Itinatag ng 
Diyos na Jehova si Haring David sa trono ng Israel, 
at sa ilalim ng patnubay ng Diyos, si David ay napa- 
tunayang isang marunong na tagapatnubay at lider 
ng bansa. Dahil dito, tinawag siyang “lampara ng Is- 
rael.” (2Sa 21:17) Sa kaniyang tipan kay David ukol 
sa kaharian, nangako si Jehova: “Ang iyo mismong 
trono ay magiging isa na itinatag nang matibay 
hanggang sa panahong walang takda.” (2Sa 7:11-16) 
Alinsunod dito, ang dinastiya, o linya ng pamilya, 
ng mga tagapamahala mula kay David sa pamama- 
gitan ng kaniyang anak na si Solomon ay naging 
gaya ng isang “lampara” sa Israel.--- 1Ha 11:36, 15:4, 
2Ha 8:19: 2Cr 21:7. 

Nang si Haring Zedekias ay alisin sa trono at dal- 
hing bihag sa Babilonya upang doon mamatay, wa- 
ring napatay ang “lampara.” Ngunit hindi pinabaya- 
an ni Jehova ang kaniyang tipan. Pansamantala 
lamang niyang sinuspende ang pamamahala sa tro- 
no “hanggang sa dumating siya na may legal na ka- 
rapatan.” (Eze 21:27) Si Jesu-Kristo, ang Mesiyas 
at “anak ni David,” ang siyang tagapagmana ng 
tronong iyon magpakailanman. Dahil dito, hindi 
kailanman mamamatay ang “lampara” ni David. 
Samakatuwid, bilang may-ari ng Kaharian mag- 
pakailanman, si Jesus ay isang walang-hanggang 
lampara.--Mat 1:1, Luc 1:32. 

Ang Salita ng Diyos. Yamang “ang tao ay 
mabubuhay, hindi sa tinapay lamang, kundi sa ba- 
wat pananalitang lumalabas sa bibig ni Jehova” 
(Mat 4:4), ang Kaniyang mga utos ay tulad ng isang 
lampara, na nagbibigay-liwanag sa daan ng mga 
lingkod ng Diyos sa gitna ng madilim na sanlibu- 
tang ito. Ipinahayag ng salmista: “Ang iyong salita 
ay lampara sa aking paa, at liwanag sa aking lan- 
das.” (Aw 119:105) Sinabi naman ni Haring Solo- 
mon: “Sapagkat ang utos ay isang lampara, at ang 
kautusan ay liwanag, at ang mga saway ng disipli- 
na ang siyang daan ng buhay."---Kaw 6:23. 

Nakita ng apostol na si Pedro ang katuparan ng 
maraming hula may kinalaman kay Jesu-Kristo, at 
naroon siya mismo nang magbagong-anyo si Jesus 
sa bundok. Dahil sa lahat ng ito, masasabi ni Pedro: 
“Dahil dito ay taglay namin ang makahulang salita 
na ginawang higit na tiyak, at mahusay ang inyong 
ginagawa sa pagbibigay-pansin dito na gaya ng 
sa isang lamparang lumiliwanag sa isang dakong 
madilim, hanggang sa ang araw ay magbukang- 
liwayway at ang bituing pang-araw ay sumikat, sa 
inyong mga puso.” (2Pe 1:19) Samakatuwid, hinihi- 
mok ang isang Kristiyano na hayaang suminag sa 
kaniyang puso ang liwanag ng makahulang Salita 
ng Diyos. Kung magkagayon ay papatnubayan siya 
nito sa ligtas na daan “hanggang sa ang araw ay 
magbukang-liwayway at ang bituing pang-araw ay 
sumikat.” 


170 


Ang mga Lingkod ng Diyos. Noong tabng 
29 C.E., si Juan na anak ni Zacarias, isang saserdo- 
te, ay dumating at nagpahayag: “Magsisi kayo, sa- 
pagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.” (Mat 
3:1, 2; Luc 1:5, 13) Palibhasa'y tumalikod ang Israel 
mula sa pagsunod sa Kautusan, isinugo si Juan 
upang mangaral ng pagsisisi at itawag-pansin ang 
Kordero ng Diyos. Naipanumbalik niya kay Jehova 
na kanilang Diyos ang marami sa mga anak ni Isra- 
el. (Luc 1:16) Kaya naman sinabi ni Jesus tungkol 
kay Juan: “Ang taong iyon ay isang lamparang nag- 
niningas at nagliliwanag, at sa loob ng maikling pa- 
nahon ay ninais ninyong magsaya nang labis sa 
kaniyang liwanag. Ngunit taglay ko ang patoto- 
ong mas dakila kaysa sa taglay ni Juan, sapag- 
kat ang mismong mga gawang iniatas sa akin ng 
aking Ama upang ganapin, na siyang mga gawa na 
aking ginagawa, ang nagpapatotoo tungkol sa akin 
na isinugo ako ng Ama.”--Ju 5:35, 36. 

Sinabi rin ni Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kayo 
ang liwanag ng sanlibutan. Ang isang lunsod ay 
hindi maitatago kapag nakatayo sa ibabaw ng bun- 
dok. Ang mga tao ay nagsisindi ng lampara at ini- 
lalagay iyon, hindi sa ilalim ng basket na panukat, 
kundi sa ibabaw ng patungan ng lampara, at ito ay 
nagliliwanag sa lahat niyaong mga nasa bahay. Sa 
gayunding paraan ay pasikatin ninyo ang inyong li- 
wanag sa harap ng mga tao, upang makita nila ang 
inyong maiinam na gawa at magbigay ng kaluwal- 
hatian sa inyong Ama na nasa langit.” (Mat 5: 14-16) 
Dapat maunawaan ng isang lingkod ng Diyos kung 
bakit siya binigyan ng liwanag, at dapat niyang ma- 
tanto na isang malaking kamangmangan sa bahagi 
niya at ikapapahamak niya nang husto kung hindi 
niya ito pasisikatin mula sa kaniya gaya ng liwanag 
na nagmumula sa isang lampara. 

Iba Pang Makasagisag na mga Paggamit. 
Anumang bagay na inaasahan ng isang tao upang 
magbigay-liwanag sa kaniyang daan ay isinasagi- 
sag ng lampara. Sa pamamagitan ng gayong pag- 
lalarawan, ipinakita sa isang kawikaan ang pagka- 
kaiba ng matuwid at ng balakyot, anupat sinabi 
roon: “Ang liwanag ng mga matuwid ay magsasa- 
ya, ngunit ang lampara ng mga balakyot--ito ay 
papatayin.” (Kaw 13:9) Ang liwanag ng matuwid 
ay higit at higit na nagniningning, ngunit kahit 
waring napakaningning ng lampara ng balakyot at 
tila napakasagana ng kaniyang daan, titiyakin ng 
Diyos na mauuwi siya sa kadiliman, kung saan wa- 
lang pagsalang matitisod ang kaniyang paa. Gani- 
yan ang kahahantungan ng taong sumusumpa sa 
kaniyang ama at ina.--Kaw 20:20. 

Kapag pinatay ang lampara' ng isang tao, nanga- 
ngahulugan din ito na wala nang kinabukasang 
naghihintay sa kaniya. Sinasabi ng isa pang kawika- 


171 


an: “Sapagkat walang kinabukasan para sa sinu- 
mang masama, ang lampara ng mga taong balakyot 
ay papatayin.”---Kaw 24:20. 

Noong ipinahihiwatig ni Bildad na si Job ay may 
inililihim na kabalakyutan, sinabi niya tungkol sa 
balakyot: “Ang isang ilaw ay tiyak na magdidilim sa 
kaniyang tolda, at doon papatayin ang kaniyang sa- 
riling lampara.” Sa dakong huli ng kaniyang argu- 
mento, idinagdag ni Bildad: “Hindi siya magkakaro- 
on ng kaapu-apuhan ni ng supling man sa gitna ng 
kaniyang bayan.” Sa liwanag ng pananalitang si So- 
lomon ay isang lampara na ibinigay ng Diyos kay 
David na kaniyang ama, ang pagpatay sa lampara 
ng isa ay maaaring nangangahulugan na ang taong 
iyon ay hindi magkakaroon ng supling na mapagsa- 
salinan niya ng kaniyang mana.---Job 18:6, 19, 1Ha 
11:36. 

Sa makasagisag na paraan, ang mata ng tao ay 
isang “lampara.” Sinabi ni Jesus: “Ang lampara ng 
katawan ay ang mata. Kaya nga, kung ang iyong 
mata ay simple [taimtim, pawang nasa iisang direk- 
siyon; nakapokus, bukas-palad], ang buong katawan 
mo ay magiging maliwanag, ngunit kung ang iyong 
mata ay balakyot, ang buong katawan mo ay magi- 
ging madilim.” (Mat 6:22, 23, tlb sa Rbi8) Ang mata 
ay tulad ng isang lampara, sapagkat sa pamamagi- 
tan nito, ang katawan ay makalalakad nang hindi 
natitisod at hindi bumabangga sa anumang bagay. 
Sabihin pa, ang nasa isip ni Jesus ay “ang mga mata 
ng puso” (Efe 1:18), gaya ng ipinakikita ng kaniyang 
mga salita sa konteksto. 

Ganito ang sabi ng Kawikaan 31:18 tungkol sa 
mabuting asawang babae: “Ang kaniyang lampara 
ay hindi namamatay sa gabi.” Dito, ginamit ang 
makasagisag na pananalita na nangangahulugang 
buong-sipag siyang nagtatrabaho sa gabi at bu- 
mabangon pa nga siya bago magbukang-liwayway 
upang ipagpatuloy ang kaniyang gawain.--Iham- 
bing ang Kaw 31:15. 

Ayon sa Kawikaan 20:27, “ang hininga ng maka- 
lupang tao ay ang lampara ni Jehova, na maingat na 
sumasaliksik sa lahat ng mga kaloob-loobang baha- 
gi ng tiyan.” Sa pamamagitan ng “inihihinga,” o ibi- 
nubulalas, ng isang tao, mabubuti o masasamang 
pananalita man, isinisiwalat o binibigyang-liwanag 
niya ang kaniyang personalidad o kaloob-loobang 
katauhan.--- Ihambing ang Gaw 9:1. 


LANA, BALAHIBO NG TUPA [sa Ingles, 
wool]. Ang lana ay isang uri ng tela na hinahabi 
mula sa sinulid na gawa sa malambot at kulot na 
balahibo ng ilang hayop, partikular na ng mga tupa. 
Noong sinaunang mga panahon, ang balahibo ng 
tupa ay ginugupit at malawakang ginagamit ng 
mga Hebreo at ng iba pang mga tao upang gawing 
lana na ginagamit sa paggawa ng damit at sa pag- 


LANGAW 


buburda. (Exo 35:4-6, 25, 36:8, 35, 37: 38:18, 39:1- 
8, 22-29, Lev 13:47: Kaw 31:13, 22, Eze 34:3) Ang 
damit na lana ay naglalaan ng proteksiyon mula sa 
init at lamig at ito'y komportable, anupat nagbibi- 
gay ng init sa katawan bagaman hindi ito gaanong 
mabigat at sumisipsip ito ng halumigmig nang hin- 
di nagiging mamasa-masa sa pakiramdam ng taong 
may suot nito. 

Sa ilalim ng Kautusan, kahilingan sa mga Israeli- 
ta na ibigay sa mga saserdote “ang una sa ginupit 
na balahibo” ng kanilang mga kawan. (Deu 18:3-5) 
Yaong mga di-saserdote ay pinagbawalang “magsu- 
ot ng pinaghalong tela na yari sa pinagsamang lana 
at lino. —Deu 22:11: Lev 19:19, tingnan ang TELA, I 
(Iba Pang mga Pinaggagamitan). 

Ang kahalagahan ng balahibo ng tupa noong si- 
naunang mga panahon ay makikita sa ginawang 
pagbabayad ng Moabitang si Haring Mesa ng “isang 
daang libong kordero at isang daang libong lalaking 
tupa na hindi pa nagugupitan” sa hari ng Israel bi- 
lang tributo. (2Ha 3:4) Ang lana ay isa ring maha- 
lagang kalakal noon.--Eze 27:1, 2, 7, 16, 18. 

Yamang karaniwa'y likas na kulay puti ang lana, 
kung minsan ay iniuugnay ito sa kaputian at kada- 
lisayan. Halimbawa, sa pamamagitan ng propetang 
si Isaias, inihalintulad ni Jehova sa puting lana ang 
pinatawad na mga kasalanan, anupat sinabi niya: 
“Bagaman ang mga kasalanan ninyo ay maging 
gaya ng iskarlata, ang mga ito ay mapapuputing 
gaya ng niyebe, bagaman ang mga ito ay maging 
pula na gaya ng telang krimson, ang mga ito ay ma- 
giging gaya pa man din ng lana."--Isa 1:18-20. 

Nagbibigay si Jehova ng “niyebeng tulad ng lana,” 
anupat waring kinukumutan niya ng makapal na 
puting lana ang lupain.---Aw 147:16. 

“Ang Sinauna sa mga Araw,” ang Diyos na Jeho- 
va, ay makasagisag na inilalarawan sa pangitain bi- 
lang may buhok na gaya ng malinis na lana. (Dan 
7:9) Ipinahihiwatig nito ang sukdulan niyang katan- 
daan at karunungan, na kapuwa iniuugnay sa pagi- 
ging may-uban. (Ihambing ang Job 15:9, 10.) Sa ka- 
tulad na paraan, nakita ng apostol na si Juan ang 
“isang tulad ng anak ng tao” at napagmasdan niya 
na ang 'ulo nito at ang buhok nito ay maputi na 
gaya ng puting balahibo ng tupa, gaya ng niyebe." 
(Apo 1:12-14) Ang ganitong paglalarawan sa buhok 
ng isang iyon ay maaaring nagpapahiwatig na pu- 
muti ito sa daan ng katuwiran.---Kaw 16:31. 


LANGAW [sa Heb., zevuv, mga langaw]. Insek- 
tong may dalawang pakpak at kabilang sa genus na 
Musca na kadalasa'y nangingitlog sa mga bagay na 
nabubulok o sa mga basura. Ang maliliit na balahi- 
bong bumabalot sa katawan at mga binti ng langaw 
at pati na ang mga sapin ng madidikit na balahibo 


LANGAW NA NANGANGAGAT 


sa dalawang paa nito ay may dalang baktirya---mil- 
yun-milyon sa bawat langaw. 

Sumulat ang tagapagtipon: “Mga patay na la- 
ngaw ang nagpapabaho at nagpapabula sa langis ng 
manggagawa ng ungguento.” Ang pagkabulok ng 
mga patay na langaw ay nagpapabaho sa langis at 
nagpapaasim dito, anupat sinisira ito, kung paanong 
ang kaunting kamangmangan ay makasisira sa re- 
putasyon ng isa na kilala sa kaniyang karunungan 
at kaluwalhatian.--Ec 10:1. 

Binanggit ni Isaias na sisipulan ni Jehova ang 
mga langaw sa dulo ng mga kanal ng Nilo sa Ehip- 
to at ang mga bubuyog ng lupain ng Asirya upang 
ang mga ito'y dumapo sa matatarik na agusang li- 
bis, mga awang ng malalaking bato, mga palumpu- 
ngan ng mga tinik, at sa lahat ng mga dakong tubi- 
gan ng Juda. Maliwanag na dapat itong unawain sa 
diwang makatalinghaga, anupat ang mga langaw ay 
tumutukoy sa mga hukbo ng Ehipto at ang mga bu- 
buyog naman ay sa mga hukbo ng mga Asiryano. 
--Isa 7:18, 19. 

Ang pangalan ng diyos na pinakundanganan ng 
mga Filisteo sa Ekron ay “Baal-zebub,” na nanga- 
ngahulugang “May-ari ng mga Langaw.” Kaya na- 
man posibleng inisip ng mga mananamba niya na 
kaya niyang kontrolin ang mga insektong ito. Ya- 
mang iniuugnay kay Baal-zebub ang pagbibigay ng 
mga orakulo, iminumungkahi ng iba na maaaring 
ipinahihiwatig ng pangalan ni Baal-zebub na nagbi- 
bigay siya ng mga orakulo sa pamamagitan ng pag- 
lipad o paghiging ng langaw.---2Ha 1:2, 6, tingnan 
ang BAAL-ZEBUB, LANGAW NA NANGANGAGAT. 


LANGAW NA NANGANGAGAT [sa Heb., 
arov’; sa Ingles, gadfly]. Hindi matiyak kung aling 
insekto ang tinutukoy ng orihinal na salitang He- 
breo na binanggit ng Kasulatan may kinalaman sa 
ikaapat na salot sa Ehipto. Sa salot na ito unang pi- 
naligtas ang mga Israelita sa Gosen. (Exo 8:21, 22, 
24, 29, 31, Aw 78:45, 105:31) Ang @rov' ay isinalin 
sa iba't ibang paraan bilang “langaw na nanganga- 
gat” (JB, NW, Ro), “uwang” (Yg), “mga langaw" (AS, 
KJ, RS), “mga niknik” (AT), at “dog fly” (LXX). 

Kasama sa katawagang Ingles na “gadfly” ang 
iba't ibang uri ng mga horsefly at botfly. Tinutusok 
ng mga babaing horsefly ang balat ng mga hayop at 
ng tao at pagkatapos ay sinisipsip nila ang dugo ng 
mga iyon. Habang nasa yugtong larva, ang mga 
botfly ay tumitira bilang mga parasito sa mga kata- 
wan ng hayop at ng tao. Yaong mga namumugad 
sa mga tao ay matatagpuan sa mga tropiko. Kaya 
naman, nagdulot ng matinding paghihirap sa mga 
Ehipsiyo at sa kanilang mga alagang hayop ang sa- 
lot ng mga langaw na nangangagat, at sa ilang 
mga kaso ay ikinamatay pa nga nila ito. 


172 


LANGAY-LANGAYAN [sa Heb., derohr” sa 
Ingles, swallow]. Ang anyo ng salitang Hebreo na 
derohr” ay kapareho ng anyo ng isang salitang He- 
breo na isinalin bilang “paglaya” (Lev 25:10, Isa 
61:1), at ipinapalagay ng ilang komentarista na ini- 
lalarawan ng pangalang ito ang magandang la- 
ngay-langayan at ang malayang paglipad nito. 
Ang mga langay-langayan ay kalimitang guma- 
gawa ng kanilang tulad-kopang mga pugad (na yari 
sa binilug-bilog na putik) sa mga bahay o iba pang 
mga gusali, kadalasa'y sa ilalim ng mga medya- 
agwa. May panahong namugad sila sa gusali ng 
templo sa Jerusalem, gaya ng ginagawa nila ngayon 
sa katulad na mga gusali sa buong Israel. Nang 
maglaon, ang taluktok ng templo ni Herodes ay ni- 
lagyan ng nakausling matutulis na ginintuang pako 
para huwag pamugaran ng mga ibon ang gusali. 
--The Jewish War, ni F. Josephus, V, 224 (v, 6). 
Nang ipahayag ng salmista ang kaniyang pana- 
nabik sa mga looban ng bahay ni Jehova, binang- 
git niya ang langay-langayan na nakasumpong ng 
pugad na mapaglalagyan nito ng kaniyang mga 
inakay--oo, sa mismong templo, maliwanag na sa 
isang dako sa palibot ng “maringal na altar” ni Jeho- 
va. (Aw 84:1-3) Bilang isang di-saserdoteng Levi- 
ta, ang salmista ay naglilingkod lamang sa templo 
nang isang linggo sa bawat anim na buwan, ngunit 
alam niya na mas permanente ang paninirahan 
doon ng langay-langayan. Sa gayo'y ipinahayag 
niya ang kaniyang pananabik na mapasa mga loo- 
ban ng tabernakulo ni Jehova hangga't maaari. 
Ang isa pang pagtukoy sa langay-langayan ay 
nasa Kawikaan 26:2, na nagsasabing “gaya ng ibong 
may dahilan sa pagtakas at gaya ng langay-langa- 
yan sa paglipad, ang sumpa ay hindi rin dumarating 
nang walang tunay na dahilan.” (NW) Isinalin ng 
ilang bersiyon ang tekstong Hebreo bilang isang 
“sumpa na walang dahilan [at] hindi lumalapag"” 
(RS; tingnan din ang AS, Ro) at sa gayon, ipinapala- 
gay nila na ang teksto ay nangangahulugan na ang 
gayong walang-dahilang sumpa ay hindi natutupad 
o “lumalapag” kundi sa halip ay tulad ng walang- 
tigil na paglipad ng langay-langayan habang wa- 
lang-kapaguran itong lumilipad para tugisin ang in- 
sektong bibiktimahin nito. Sa nakapalibot na mga 
talata, tinatalakay ng manunulat ang taong mang- 
mang at ang mga lakad nito. Kung gayon, sa salin 
na unang binanggit (NW), maaaring ang diwa ay, 
kung paanong ang paglipad ng mga ibon kapag tu- 
matakas sila sa panganib o naghahanap ng pagkain 
ay may tunay na dahilan, gayundin naman, kung 
ang landasin ng mangmang ay magdulot sa kaniya 
ng sumpa, hindi iyon nangyari nang walang tunay 
na dahilan, ito'y dahil sa kaniyang kamangmangan. 
--Ihambing ang Kaw 26:3; gayundin ang 1:22-32. 


173 


Naglipana ang common swallow o barn swallow 
(Hirundo rustica) sa Palestina. May isang uri ng ga- 
nitong langay-langayan na namamalagi roon nang 
buong taon, samantalang ang iba naman ay duma- 
rating doon mula sa timugang Aprika kapag Marso 
at umaalis kapag malapit nang magtaglamig. Mara- 
mi ang dumaraan doon habang nandarayuhan sila 
kapag tagsibol at taglagas. Ang maliit na langay- 
langayang may mahahaba at malalakas na pakpak 
at, kadalasan, magkasangang buntot, ay may pam- 
bihirang ganda at mabilis lumipad, anupat naka- 
pandarayuhan sa malalayong distansiya. Kadala- 
san, ang balahibo nito'y may iba't ibang makikisap 
na kulay. Ang awit nito ay kaayaayang kombinas- 
yon ng banayad na paghuni at pagkatal. 


LANGGAM [sa Heb., nemalah'|. Mga insek- 
tong maliliit ngunit napakarami at napakalaganap, 
bumubuo ng mga kolonya, at binigyang-pansin sa 
Bibliya dahil sa kasipagan at likas na karunungan 
nito. (Kaw 6:6-8, 30:24, 25) Tinatayang may mahi- 
git sa 10,000 uri ng langgam, anupat matatagpuan 
ang mga insektong ito sa lahat ng bahagi ng lupa 
maliban sa mga rehiyon ng polo. 

Isang “Bayan.” Sa Kawikaan 30:25, ang mga 
langgam ay tinatawag na isang 'bayan (sa Heb., 
am), katulad ng pagtukoy ni Joel sa mga balang bi- 
lang “isang bansa” (Joe 1:6), at ang pananalitang 
iyon ay angkop na angkop sa maliliit na nilalang na 
ito. Ang ilang kolonya ng langgam ay binubuo la- 
mang ng ilang dosenang langgam, samantalang 
ang iba naman ay may pagkalaki-laking populasyon 
na umaabot nang daan-daang libo. Bagaman kara- 
niwan nang katamtaman lamang ang laki ng kani- 
lang pugad o lugar na saklaw ng kanilang mga la- 
gusan, maaari itong lumawak hanggang sa umabot 
nang isang akre. Ang bawat kolonya ay may tatlong 
pangunahing uri ng langgam: ang reyna o mga rey- 
na, ang mga lalaki, at ang mga manggagawa (mga 
babaing di-gumulang sa sekso). Gayunman, gaya 
ng sinasabi ng kawikaan, ang langgam ay “walang 
kumandante, opisyal o tagapamahala. (Kaw 6:7) 
Ang reyna ay hindi naman talaga isang tagapama- 
hala at mas angkop na tawaging inang langgam, sa- 
pagkat ang pangunahin niyang gawain ay mangit- 
log. Bagaman maaaring mabuhay nang hanggang 
15 taon ang reynang langgam, ang mga lalaki ay 
gumugulang at namamatay na pagkatapos nilang 
makipagtalik. Ang mga manggagawang langgam, 
na maaaring mabuhay nang hanggang anim na 
taon, ay may iba't ibang tungkuling ginagampanan, 
gaya ng paghahanap at pagtitipon ng pagkain para 
sa kolonya, pagpapakain sa reyna, pag-aalaga sa 
mga larva, paglilinis ng pugad, paghuhukay ng mga 
bagong silid kung kailangang palawakin ang pugad, 
at pagtatanggol dito. Iba-iba ang laki at proporsiyon 


LANGGAM 


ng mga manggagawang langgam, kahit sa iisang 
kolonya, anupat sa ilang kaso ang mas malalaki ang 
gumaganap bilang mga kawal sakaling may suma- 
lakay sa pugad. Gayunman, sa kabila ng halos ek- 
saktong pagkakahati-hati ng gawain (na sa ilang 
kolonya ay nakaayos ayon sa gulang ng mga mang- 
gagawa at sa iba naman ay ayon sa laki) at ng ma- 
ituturing na masalimuot na panlipunang organi- 
sasyon ng mga langgam, walang palatandaan na 
mayroon silang nakatataas na opisyal, o tagapag- 
utos. 

“Likas na Karunungan.” Ang “karunungan” 
ng mga langgam ay hindi bunga ng matalinong pa- 
ngangatuwiran kundi resulta ng mga likas na pag- 
gawi na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Mayla- 
lang. Binabanggit ng Bibliya na ang langgam ay 
"naghahanda ng kaniyang pagkain sa tag-araw at 
nagtitipon ng kaniyang laang pagkain sa pag-aani." 
(Kaw 6:8) Ang isa sa pinakakaraniwang uri ng lang- 
gam sa Palestina, ang harvester ant o agricultural 
ant (Messor semirufus), ay nag-iimbak ng mara- 
ming butil kapag tagsibol at tag-araw at pagkatapos 
ay ginagamit iyon sa mga kapanahunang mahirap 
humanap ng pagkain, gaya sa panahon ng taglamig. 
Ang langgam na ito ay karaniwang matatagpuan 
malapit sa mga giikan, kung saan maraming mga 
buto ng halaman at mga butil. Kapag ang nakaim- 
bak na mga buto ay naging mamasa-masa dahil sa 
ulan, binubuhat ng mga harvester ant ang mga bu- 
til sa labas upang ibilad sa araw. Kinakagat pa nga 
nito ang sumusupling na bahagi ng buto upang hin- 
di iyon tumubo habang nakaimbak. Mahahalata ang 
kinaroroonan ng mga kolonya ng mga harvester ant 
dahil sa mga landas na madalas nilang dinaraanan 
at dahil sa mga balat ng buto na naiiwan sa labas ng 
pasukan. 

Mga Ulirang Katangian. Dahil sa mga na- 
banggit, ang isang maikling pagsusuri sa langgam 
ay nagbibigay ng puwersa sa payong ito: “Pumaro- 
on ka sa langgam, ikaw na tamad, tingnan mo ang 
mga lakad nito at magpakarunong ka.” (Kaw 6:6) 
Hindi lamang ang kanilang likas na paghahanda 
para sa hinaharap ang kapansin-pansin kundi pati 
ang kanilang tiyaga at determinasyon, anupat ma- 
dalas ay binubuhat nila o pilit na kinakaladkad ang 
mga bagay na makalawang ulit ng kanilang tim- 
bang o mahigit pa, ginagawa ang kanilang buong 
makakaya upang gampanan ang kanilang atas, at 
hindi sumusuko sila man ay mahulog, dumausdos, 
o gumulong pababa sa isang malalim na dako. Ya- 
mang mahusay silang magtulungan, pinananatili 
nilang napakalinis ang kanilang pugad at pinagma- 
malasakitan nila ang kanilang mga kapuwa mang- 
gagawa, anupat kung minsan ay tinutulungan pang 
makabalik sa pugad ang mga langgam na nasuga- 
tan o nanlupaypay sa pagod. 


LANGIS 


LANGIS. Sa lahat ng mataba o mamantikang 
likido, ang pinakapamilyar sa mga Hebreo ay yaong 
nakukuha mula sa mga olibo. Karaniwan na, ang hi- 
nog na hinog na itim na mga olibo ang may pina- 
kamaraming langis, subalit yaong mga kulay berde 
pa, ngunit nagsisimula nang magbago ang kulay, 
ang pinagkukunan ng langis na pinakamainam ang 
kalidad. Pagkatapos na maingat na makuha mula sa 
puno ang mga bunga, at maalisan ng maliliit na sa- 
nga at mga dahon ang mga olibo, dinadala ang mga 
iyon sa pisaang panlangis. 

Halos kalahati ng kalamnan ng hinog na bunga 
ng olibo ay langis, na may iba't ibang uri depende 
sa pamamaraang ginamit sa pagpoproseso sa ka- 
lamnan ng bunga. Ang pinakamainam, tinatawag 
na “dalisay na napigang langis ng olibo,” ay nakuku- 
ha sa pamamagitan ng isang simpleng proseso bago 
ilagay sa pisaan ang mga olibo. (Lev 24:2) Una, ini- 
lalagay ang mga olibo sa isang almires at binaba- 
yo hanggang sa magkadurug-durog ang mga ito 
o kung minsan ay pinipisa ang mga ito sa pamama- 
gitan ng mga paa. (Mik 6:15) Pagkatapos, ang durog 
na bunga ay inililipat sa mga panalang basket kung 
saan “tumutulo” ang langis nito hanggang sa lubu- 
sang lumabas ang “irgin” oil o unang katas ng la- 
ngis. Iniimbak ang dalisay na napigang langis sa 
mga bangang luwad, at ang sapal ay inililipat na- 
man sa pisaan ng olibo. 

Isang pangkaraniwang uri ng langis ang nalilikha 
kapag dinurog nang husto ang mga olibo sa isang 
almires o sa isang gilingang pangkamay. Pagkata- 
pos tumagas ang langis mula sa sapal, pinatitining 
ito sa luwad na mga banga o mga tangke. 

Ang pinakamababang uri ng langis ay yaong na- 
pipiga mula sa sapal sa pamamagitan ng pisaan ng 
olibo pagkatapos ng pagdurog sa mga iyon. Ang 
durog na kimpal ng sapal ay inilalagay sa mga bas- 
ket at isinasalansan sa pagitan ng dalawang patin- 
dig na haligi ng pisaan ng olibo. Dinidiinan ng 
isang pabigat ang salansan ng mga basket upang 
mapiga ang langis, na pinadadaloy naman patungo 
sa malalaking imbakan upang mapatining. Habang 
naroroon, ang langis ay pumapaibabaw, anupat 
humihiwalay sa maliliit na piraso ng sapal at sa tu- 
big na nasa ilalim bago naman ito isalin sa malala- 
king bangang luwad o sa espesyal na mga sisidlan 
upang iimbak.---Ihambing ang 2Cr 32:27, 28, ting- 
nan ang PISAAN. 

Isang Sagisag ng Kasaganaan. Kapag sinasa- 
bing “ang mga pisaang tangke ay aapawan ng la- 
ngis, nagpapahiwatig ito ng malaking kasaganaan. 
(Joe 2:24) Hinanap-hanap ng nagdurusang si Job 
ang mga araw noong siya'y sagana pa nang “ang 
bato ay patuloy na nagbubuhos ng mga bukal ng la- 
ngis” para sa kaniya. (Job 29:1, 2, 6) Pinangyari ni 


174 


Jehova na si “Jacob,” o ang mga Israelita, ay maka- 
sagisag na sumipsip ng “langis mula sa batong ping- 
kian,” lumilitaw na mula sa mga punong olibo na 
tumutubo sa mabatong kalupaan. (Deu 32:9, 13) Ipi- 
nahayag ni Moises na ang Aser ay magiging “isa na 
naglulubog ng kaniyang paa sa langis,” anupat nag- 
papahiwatig na ang tribong ito ay magtatamasa ng 
materyal na mga pagpapala.---Deu 33:24. 

Isang Mahalagang Kalakal at Pagkain. Da- 
hil sagana ang langis ng olibo sa Palestina kung 
kaya naging mahalagang kalakal ito roon. Taun- 
taon, nagbibigay si Solomon kay Haring Hiram 
ng Tiro ng “dalawampung takal na kor [4,400 L, 
1,160 gal] ng napigang langis” bilang bahagi ng ba- 
yad sa mga materyales para sa pagtatayo ng tem- 
plo. (1Ha 5:10, 11) Ang Juda at Israel ay dating 
“mga negosyante” na nakikipagpalitan ng langis 
sa Tiro. (Eze 27:2, 17) Kabilang din ang maba- 
ngong langis at ang langis ng olibo sa mga panin- 
dang binibili ng mistikong Babilonyang Dakila mula 
sa “mga naglalakbay na mangangalakal” sa lupa. 
-Apo 18:11-13. 

Ang langis ng olibo, isang pampalakas na pagka- 
in at isa sa mga taba na pinakamadaling tunawin ng 
katawan, ay isang pangunahing pagkain noon ng 
mga Israelita, anupat malamang na sa maraming 
pagkakataon ay inihahalili ito sa mantikilya sa ha- 
pag-kainan at kapag nagluluto. (Deu 7:13, Jer 41:8, 
Eze 16:13) Nagsilbi itong karaniwang panggatong sa 
mga lampara (Mat 25:1-9), at “dalisay na napigang 
langis ng olibo” naman ang pinagniningas sa mga 
lampara ng ginintuang kandelero sa tolda ng kapi- 
sanan. (Exo 27:20, 21; 25:31, 37) Ginamit din noon 
ang langis may kaugnayan sa mga handog na mga 
butil na inihahandog kay Jehova. (Lev 2:1-7) Bilang 
isang kosmetik, ipinapahid ito sa katawan pagkata- 
pos maligo. (Ru 3:3, 2Sa 12:20) Itinuring na isang 
gawa ng pagkamapagpatuloy ang pagpapahid ng la- 
ngis sa ulo ng isang panauhin. (Luc 7:44-46) Gina- 
mit din ang langis upang mapalambot at mapagin- 
hawa ang mga pasa at mga sugat (Isa 1:6), anupat 
kung minsan ay ibinubuhos itong kasama ng alak. 
--Louc 10:33, 34. 

Relihiyosong Paggamit at Kahulugan. Inu- 
tusan ni Jehova si Moises na gumawa ng “isang ba- 
nal na langis na pamahid” na may langis ng olibo at 
iba pang sangkap. Pinahiran ni Moises ng langis na 
ito ang tabernakulo, ang kaban ng patotoo, ang iba't 
ibang kagamitan ng santuwaryo, at ang mga muwe- 
bles niyaon. Ginamit din ito ni Moises nang pahiran 
niya si Aaron at ang mga anak nito, upang paba- 
nalin sila bilang mga saserdote kay Jehova. (Exo 
30:22-33, Lev 8:10-12) Noon, ang mga hari ay pina- 
pahiran ng langis: halimbawa, nang pinapahiran ni 
Samuel si Saul, “kinuha ni Samuel ang prasko ng la- 


175 


ngis at ibinuhos iyon sa kaniyang ulo.” (1Sa 10:1) 
Isang sungay ng langis naman ang ginamit nang 
pahiran si Solomon.---1Ha 1:39. 

Noong inihuhula ang nakagagalak na mga epekto 
ng ministeryo ni Jesu-Kristo sa lupa, sinabi na bi- 
bigyan niya yaong “mga nagdadalamhati dahil sa 
Sion .. . ng langis ng pagbubunyi kahalili ng pagda- 
dalamhati.” (Isa 61:1-3, Luc 4:16-21) Inihula rin na 
si Jesus ay personal na papahiran ni Jehova ng “la- 
ngis ng pagbubunyi” na higit kaysa sa kaniyang 
mga kasamahan, anupat nagpapahiwatig na magta- 
tamasa siya ng higit na kagalakan kaysa sa mga hi- 
nalinhan niya sa Davidikong dinastiya.--Aw 45:7: 
Heb 1:8, 9: tingnan ang PINAHIRAN, PAGPAPAHID. 

Kung paanong ang pagpapahid ng literal na langis 
sa ulo ng isa ay nakagiginhawa at nakarerepresko, 
gayundin naman ang pagpapahid ng Salita ng Diyos 
sa isang taong may-sakit sa espirituwal upang ma- 
paginhawa, maituwid, maaliw, at mapagaling siya. 
Kaya naman, pinapayuhan ang matatandang lalaki 
ng kongregasyong Kristiyano na ipanalangin ang 
gayong tao, anupat makasagisag na “pinapahiran 
siya ng langis sa pangalan ni Jehova,” isang maha- 
lagang hakbang tungo sa kaniyang espirituwal na 
paggaling.---San 5:13-15: ihambing ang Aw 141:5. 


LANGIS, PUNO NG [sa Heb., ‘ets she'men]. 
Ang pagkakakilanlan ng punong ito ay pinag-aalin- 
langanan. Ang pananalitang Hebreo ay nagpapahi- 
watig ng isang punong “mataba ang kahoy,” saga- 
na sa langis o katulad na substansiya. Matagal nang 
itinuturing na ito ang oleaster (Elaeagnus angustifb- 
lia), isang maliit na puno o palumpong na pangka- 
raniwan sa Palestina, na ang mga dahon ay lunti- 
ang-abuhin na kahawig niyaong sa punong olibo at 
nagluluwal ng bunga na pinagkukunan ng langis na 
lubhang nakabababa ang uri kaysa sa langis ng oli- 
bo. Bagaman ang kahoy nito ay matigas at pino ang 
hilatsa, anupat angkop sa pag-uukit, waring hindi 
ito tumutugma sa paglalarawang ibinigay tungkol 
sa “puno ng langis' sa 1 Hari 6:23, 31-33. Sinabi roon 
na, nang itinatayo ang templo, ang dalawang keru- 
bin, bawat isa ay may taas na 4.5 m (14.6 piye), ga- 
yundin ang mga pintong papasok sa Kabanal-bana- 
lan at ang “parisukat” na mga poste ng pinto para sa 
pangunahing pasukan patungo sa templo, ay yari 
sa kahoy ng ‘puno ng langis.” Waring ang oleaster 
ay napakaliit na halaman upang angkop makatugon 
sa mga kahilingang ito. 

Ang King James Version at Revised Standard Ver- 
sion ay tumutukoy sa kahoy ng punong olibo sa 
1 Hari 6:23, at iminumungkahi na maaaring ang 
mga kerubin ay gawa sa ilang piraso na pinag- 
dugtung-dugtong, yamang ang maikling katawan 
ng olibo ay hindi makapaglalaan ng napakahaha- 


LANGIT 


bang mga tabla. Gayunman, dahil ang punong oli- 
bo sa Nehemias 8:15 ay tinukoy na naiiba sa puno 
ng langis, waring imposible ang mungkahing ito. 

Dahil dito, inirerekomenda ng ilang iskolar ang 
Aleppo pine (Pinus halepensis), na pinaniniwalaan 
nilang maaaring noon ay tinatawag na puno ng la- 
ngis dahil naglalabas ito ng alkitran at agwaras. 
Ang matayog na pinong ito ay isa sa pinakapangka- 
raniwang evergreen sa Palestina, at may katibayan 
na magpapakitang ang rehiyon sa palibot ng Jeru- 
salem ay dating may malawak na kagubatan nito. 
Tumataas ito nang hanggang 20 m (66 na piye), 
anupat may talob na makinis at abuhin, mga da- 
hong tulad-karayom at mapusyaw na luntian, at 
mga kono na kayumangging mamula-mula. Ang 
kahoy nito ay sinasabing may kalidad na malapit sa 
kalidad ng sedro. Samakatuwid, makatutugon ang 
punong ito sa mga kahilingan para sa pagtatayo ng 
templo: gayunman, dahil sa kawalan ng positibong 
katibayan, isinasalin ng Bagong Sanlibutang Salin 
ang pananalitang Hebreo nito bilang “puno ng la- 
ngis.” 

Ang mga sanga ng puno ng langis, kasama ng 
mga sanga ng olibo, mirto, at palma, ay ginamit sa 
Jerusalem noong Kapistahan ng mga Kubol. (Ne 
8:15) Ang puno ng langis ay isa rin sa mga puno na 
inihulang magpapaganda sa ilang, sa hula ni Isaias 
ng pagsasauli.---Isa 41:19. 


LANGIT. Ang Hebreong sha:ma'yim (laging 
nasa anyong pangmaramihan), na isinasaling 
“(mga) langit,” ay waring may saligang diwa ng ba- 
gay na mataas o matayog. (Aw 1033:11, Kaw 25:3, 
Isa 55:9) Hindi matiyak ang etimolohiya ng salitang 
Griego para sa langit (ou-ra-nos'). 

Pisikal na Langit. Saklaw ng termino sa orihi- 
nal na wika ang buong lawak ng pisikal na langit. 
Kadalasan, ang konteksto ay naglalaan ng sapat na 
impormasyon upang matiyak kung aling dako ng 
pisikal na langit ang tinutukoy. 

Langit ng atmospera ng lupa. Ang “langit” 
ay maaaring kumapit sa kabuuan ng atmospera ng 
lupa kung saan nabubuo ang hamog at ang nagye- 
long hamog (Gen 27:28, Job 38:29), lumilipad ang 
mga ibon (Deu 4:17: Kaw 30:19, Mat 6:26), humihi- 
hip ang hangin (Aw 78:26), kumikislap ang kidlat 
(Luc 17:24), at lumulutang ang mga ulap at nagba- 
bagsak ng kanilang ulan, niyebe, o mga graniso (Jos 
10:11, 1Ha 18:45, Isa 55:10, Gaw 14:17). Kung min- 
san ang tinutukoy ay ang “kalangitan” (sky), sama- 
katuwid nga, ang mistulang bobida o balantok na 
nakaarko sa ibabaw ng lupa.--Mat 16:1-3, Gaw 1: 
10, 11. 

Ang rehiyong ito ng atmospera ay karaniwan 
nang katumbas ng “kalawakan [sa Heb., ra-qia”: 


LANGIT 


sa Ingles, expanse]" na inanyuan noong ikalawang 
yugto ng paglalang na inilarawan sa Genesis 1:6-8. 
Maliwanag na ang “langit” na ito ang tinutukoy 
ng Genesis 2:4: Exodo 20:11, 31:17 nang banggitin 
ang paglalang ng ‘langit at ng lupa.'--Tingnan ang 
KALAWAKAN. 

Nang anyuan ang kalawakan ng atmospera, ang 
tubig sa ibabaw ng lupa ay inihiwalay sa iba pang 
tubig na nasa ibabaw ng kalawakan. Ito ang paliwa- 
nag sa pananalitang ginamit may kinalaman sa 
pangglobong Baha noong mga araw ni Noe, na “bu- 
muka ang lahat ng bukal ng malawak na matubig 
na kalaliman at nabuksan ang mga pintuan ng tu- 
big ng langit.” (Gen 7:11, ihambing ang Kaw 8: 
27, 28.) Noong panahon ng Baha, lumilitaw na ang 
tubig na nakalutang sa ibabaw ng kalawakan ay bu- 
maba na para bang dumaraan sa mga lagusan, ga- 
yundin bilang ulan. Nang maubos na ang laman ng 
napakalaking imbakang ito, ang gayong “mga pin- 
tuan ng tubig ng langit,” sa diwa, ay “nasarhan.” 
--Gen 8:2. 

Malayong kalawakan. Saklaw ng pisikal na 
“langit” ang atmospera ng lupa hanggang sa ibayo 
pa nito sa mga rehiyon ng malayong kalawakan ka- 
sama ang mga bituin ng mga ito, “ang buong huk- 
bo ng langit”--ang araw, buwan, mga bituin, at 
mga konstelasyon. (Deu 4:19, Isa 13:10, 1Co 15:40, 
41: Heb 11:12) Inilalarawan ng unang talata ng Bib- 
liya na nilalang ang gayong mabituing langit bago 
pa ginawa ang lupa upang panahanan ng tao. (Gen 
1:1) Itinatanghal ng langit na ito ang kaluwalhati- 
an ng Diyos, kung paanong ipinamamalas din ito 
ng kalawakan ng atmospera, yamang gawa ito ng 
“mga daliri” ng Diyos. (Aw 8:3: 19:1-6) Ang “mga 
batas ng langit” na itinakda ng Diyos ang komokon- 
trol sa lahat ng gayong mga bagay sa kalangitan. Sa 
kabila ng kanilang makabagong kasangkapan at 
masulong na kaalaman sa matematika, hindi pa rin 
lubusang maunawaan ng mga astronomo ang mga 
batas na ito. (Job 38:33; Jer 33:25) Gayunman, 
pinagtitibay ng kanilang mga tuklas na talagang 
imposibleng masukat ng tao ang gayong langit 
o mabilang ang mga bituin nito. (Jer 31:37: 33:22, 
tingnan ang BITUIN.) Gayunman, ang mga ito ay bi- 
nibilang at pinapangalanan ng Diyos.--Aw 147:4: 
Isa 40:26. 

“Kalagitnaan ng langit” at “mga dulo ng la- 
ngit.” Ang pananalitang “kalagitnaan ng langit” 
ay kumakapit sa rehiyon na nasa loob ng kalawakan 
ng atmospera ng lupa kung saan lumilipad ang mga 
ibon, gaya ng agila. (Apo 8:13; 14:6, 19:17: Deu 4:11 
[sa Heb., “puso ng langit ”]) Ang waring katulad nito 
ay ang pananalitang “sa pagitan ng lupa at ng la- 
ngit.” (1Cr 21:16, 2Sa 18:9) Maliwanag na ang pag- 


176 


lusob ng mga sumalakay sa Babilonya mula sa “dulo 
ng langit” ay nangangahulugang dumating sila sa 
kaniya mula sa malayong kagiliran (kung saan wa- 
ring nagtatagpo ang lupa at ang kalangitan at kung 
saan waring sumisikat at lumulubog ang araw). (Isa 
13:5, ihambing ang Aw 19:4-6.) Sa katulad na para- 
an, lumilitaw na ang pananalitang “mula sa apat na 
dulo ng langit” ay tumutukoy sa apat na direksiyon 
ng kompas, sa gayon ay nagpapahiwatig na saklaw 
ang apat na bahagi ng lupa. (Jer 49:36, ihambing 
ang Dan 8:8, 11:4, Mat 24:31, Mar 13:27.) Kung pa- 
anong napalilibutan ng langit ang lupa sa lahat ng 
panig nito, nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay sa 
“silong ng buong langit” anupat saklaw ang buong 
globo.---Job 28:24. 

Ang maulap na kalangitan. May isa pang 
termino, ang Hebreong sha chaq, na ginagamit din 
upang tumukoy sa “kalangitan” o sa mga ulap nito. 
(Deu 33:26, Kaw 3:20, Isa 45:8) Ang salitang ito ay 
may salitang-ugat na nangangahulugang isang ba- 
gay na pinukpok nang pino o pinulbos, gaya ng 
"manipis na alikabok” (sha chag) sa Isaias 40:15. 
Angkop na angkop ang kahulugang ito, yamang ang 
mga ulap ay nabubuo kapag ang mainit na hangin, 
na sumisingaw mula sa lupa, ay lumamig hanggang 
sa marating nito ang tinatawag na dewpoint, at ang 
singaw nito ng tubig ay namuo at naging napakali- 
liit na partikula na kung minsan ay tinatawag na 
water dust. (Ihambing ang Job 36:27, 28: tingnan 
ang ULAP.) Isa pang dahilan kung bakit ito angkop 
ay sapagkat ang nakikitang asul na bobida ng kala- 
ngitan ay likha ng pangangalat ng mga sinag ng 
araw dahil sa mga molekula ng gas at sa iba pang 
mga partikula (kasama na ang alikabok) na bumu- 
buo sa atmospera. Sa pamamagitan ng pag-aanyo 
ng Diyos sa gayong atmospera, sa diwa ay 'pinuk- 
pok niya ang kalangitan na sintigas ng salaming bi- 
nubo, anupat tinatakdaan ng tiyak na limitasyon, 
o malinaw na hangganan, ang asul na balantok ng 
atmospera na nasa ibabaw ng lupa.---Job 37:18. 

“Mga langit ng mga langit.” [Ipinapalagay 
na ang pananalitang “mga langit ng mga langit” ay 
tumutukoy sa pinakamataas na langit at sumasak- 
law sa buong lawak ng pisikal na langit, gaano man 
iyon kalaki, yamang ang langit ay nasa ibabaw ng 
lupa sa lahat ng direksiyon.---Deu 10:14: Ne 9:6. 

Si Solomon, ang tagapagtayo ng templo sa Jeru- 
salem, ay nagsabi na sa “mga langit, oo, sa langit ng 
mga langit” ay hindi magkasya ang Diyos. (1Ha 
8:27) Bilang Maylalang ng mga langit, ang posisyon 
ni Jehova ay malayong mas mataas sa lahat ng mga 
ito, at “ang kaniyang pangalan lamang ang di-maa- 
bot sa kataasan. Ang kaniyang dangal ay nasa itaas 
ng lupa at langit.” (Aw 148:13) Sinusukat ni Jehova 


177 


ang pisikal na langit anupat kasindali lamang iyon 
ng pagsukat ng isang tao sa isang bagay sa pa- 
mamagitan ng pag-uunat ng kaniyang mga daliri 
upang ang bagay na iyon ay malagay sa pagitan 
ng mga dulo ng hinlalaki at ng kalingkingan. (Isa 
40:12) Ang sinabi ni Solomon ay hindi nangangahu- 
lugan na walang espesipikong tirahan ang Diyos. Ni 
nangangahulugan man iyon na siya ay omnipresen- 
te sa diwa na literal siyang nasa lahat ng dako at 
nasa lahat ng bagay. Mauunawaan natin ito yamang 
binanggit din ni Solomon na si Jehova ay nakikinig 
“mula sa langit, ang iyong tatag na dakong tinata- 
hanan,” samakatuwid nga, ang langit na dako ng 
mga espiritu.---1Ha 8:30, 39. 

Kung gayon, sa pisikal na diwa, malawak ang sak- 
law ng terminong “langit.” Bagaman maaari itong 
tumukoy sa pinakamalalayong bahagi ng kalawakan 
ng sansinukob, maaari rin itong tumukoy sa isang 
bagay na basta mataas, o matayog, anupat sa isang 
antas na higit sa pangkaraniwan. Dahil dito, yaong 
mga lulan ng mga barkong hinahampas ng bagyo 
ay sinasabing “pumapaitaas sa langit, bumababa sa 
mga kailaliman.” (Aw 107:26) Gayundin, nilayon ng 
mga tagapagtayo ng Tore ng Babel na magtayo 
ng isang istraktura na ang “taluktok nito ay nasa 
langit,” isang “skyscraper,” wika nga. (Gen 11:4: 
ihambing ang Jer 51:53.) At binabanggit ng hula sa 
Amos 9:2 na ang mga tao ay “aakyat sa langit” sa ka- 
nilang bigong pagsisikap na umiwas sa mga kahatu- 
lan ni Jehova, maliwanag na nangangahulugang ta- 
tangkain nilang tumakas patungo sa matataas na 
bulubunduking rehiyon. 

Espirituwal na Langit. Ang mga salitang iyon 
sa orihinal na wika na ginamit para sa pisikal na la- 
ngit ay ikinakapit din sa espirituwal na langit. Gaya 
ng naipaliwanag na, ang Diyos na Jehova ay hindi 
tumatahan sa pisikal na langit, yamang isa siyang 
Espiritu. Gayunman, yamang siya ang “Isa na Ma- 
taas at Matayog” na tumatahan sa “kaitaasan” (Isa 
57:15), ang saligang diwa ng bagay na “itinaas” 
o “matayog” na isinasaad ng salita sa wikang Heb- 
reo ay angkop upang ilarawan ang “marangal na ta- 
hanan [ng Diyos] ng kabanalan at kagandahan.” (Isa 
63:15: Aw 33:13, 14, 115:3) Bilang Maylikha ng pisi- 
kal na langit (Gen 14:19, Aw 33:6), si Jehova rin ang 
May-ari nito. (Aw 115:15, 16) Anuman ang kalug- 
dan niyang gawin dito ay ginagawa niya, lakip na 
ang makahimalang mga gawa.---Aw 135:6. 

Kaya naman, sa maraming teksto, ang “langit” ay 
kumakatawan sa Diyos mismo at sa kaniyang posis- 
yon bilang soberano. Ang kaniyang trono ay nasa 
langit, samakatuwid nga, sa dako ng mga espiritu 
na pinamamahalaan din niya. (Aw 103:19-21: 2Cr 
20:6, Mat 23:22, Gaw 7:49) Mula sa kaniyang kata- 
as-taasan o sukdulang posisyon, si Jehova, sa diwa, 


LANGIT 


ay 'dumurungaw' sa pisikal na langit at lupa (Aw 
14:2: 102:19, 113:6), at mula sa matayog na posis- 
yong ito ay nagsasalita rin siya, sumasagot sa mga 
kahilingan, at naglalapat ng hatol. (1Ha 8:49, Aw 
2:4-6; 76:8: Mat 3:17) Kaya mababasa natin na sina 
Hezekias at Isaias, sa harap ng malubhang pagba- 
banta, ay “patuloy na nanalangin . . . at humingi ng 
saklolo sa langit.” (2Cr 32:20, ihambing ang 2Cr 
30:27.) Ginamit din ni Jesus ang langit upang ku- 
matawan sa Diyos nang tanungin niya ang mga li- 
der ng relihiyon kung ang bautismo ba ni Juan ay 
"mula sa langit o mula sa mga tao.” (Mat 21:25, 
ihambing ang Ju 3:27.) Inamin ng alibughang anak 
na nagkasala siya “laban sa langit” at laban din sa 
kaniya mismong ama. (Luc 15:18, 21) Kung gayon, 
ang pananalitang “ang kaharian ng langit” ay hindi 
lamang nangangahulugan na ito ay nakasentro at 
namamahala mula sa espirituwal na langit kundi na 
ito rin “ang kaharian ng Diyos.”--Dan 2:44, Mat 
4:17: 21:43, 2Ti 4:18. 

Dahil din sa posisyon ng Diyos sa langit, kapuwa 
ang mga tao at ang mga anghel ay nagtataas ng ka- 
nilang mga kamay o mukha tungo sa langit kapag 
nananawagan sa kaniya upang kumilos (Exo 9:22, 
23; 10:21, 22), kapag nanunumpa (Dan 12:7), at ka- 
pag nananalangin (1Ha 8:22, 23, Pan 3:41, Mat 
14:19: Ju 17:1). Sa Deuteronomio 32:40, binabanggit 
ni Jehova na “itinataas niya ang kaniyang kamay sa 
langit sa panunumpa.” Kasuwato ng Hebreo 6:13, 
maliwanag na nangangahulugan ito na sumusum- 
pa si Jehova sa pamamagitan ng kaniyang sarili. 
--Ihambing ang Isa 45:23. 

Tahanang dako ng mga anghel. Ang espiri- 
tuwal na langit din ang “wastong tahanang dako" ng 
mga espiritung anak ng Diyos. (Jud 6; Gen 28:12, 
13; Mat 18:10, 24:36) Kung minsan, ang pananali- 
tang “hukbo ng langit,” kadalasang ikinakapit sa 
mga bituing nilalang, ay lumalarawan sa angheli- 
kong mga anak ng Diyos. (1Ha 22:19, ihambing ang 
Aw 103:20, 21: Dan 7:10; Luc 2:13; Apo 19:14.) Sa 
katulad na paraan, ang “langit” ay binibigyang- 
katauhan na waring kumakatawan sa mga anghel, 
ang “kongregasyon ng mga banal.”--Aw 89:5-7, 
ihambing ang Luc 15:7, 10, Apo 12:12. 

Kumakatawan sa Pamamahala. Nalaman na 
natin na ang langit ay maaaring tumukoy sa Diyos 
na Jehova sa kaniyang posisyon bilang soberano. 
Kaya nga, nang sabihin ni Daniel kay Nabucodono- 
sor na dahil sa karanasang sasapitin ng emperador 
ng Babilonya ay “malalaman niya na ang mga langit 
ay namamahala, ang kahulugan niyaon ay kagaya 
rin ng pagkaalam “na ang Kataas-taasan ay Tagapa- 
mahala sa kaharian ng mga tao.”---Dan 4:25, 26. 

Gayunman, bukod pa sa pagtukoy nito sa Kataas- 
taasang Soberano, ang terminong “langit” ay maaari 


LANGIT 


ring tumukoy sa iba pang mga namamahalang ka- 
pangyarihan na dinadakila o itinataas sa mga taong 
kanilang nasasakupan. Ang mismong dinastiya ng 
mga Babilonyong hari na kinakatawanan ni Nabu- 
codonosor ay inilalarawan sa Isaias 14:12 bilang 
tulad-bituin, isa na “nagniningning, anak ng bu- 
kang-liwayway.” Sa paglupig sa Jerusalem noong 
607 B.C.E., iniangat ng Babilonyong dinastiyang 
iyon ang trono nito “sa itaas ng mga bituin ng 
Diyos,” anupat maliwanag na ang “mga bituin” na 
ito ay tumutukoy sa Davidikong linya ng mga Ju- 
deanong hari (kung paanong ang Tagapagmana ng 
Davidikong trono, si Kristo Jesus, ay tinatawag na 
“ang maningning na bituing pang-umaga” sa Apo 
22:16: ihambing ang Bil 24:17). Sa pamamagitan ng 
pagpapabagsak nito sa Davidikong trono na awtori- 
sado ng Diyos, sa diwa ay dinakila ng Babilonyong 
dinastiya ang sarili nito nang abot-langit. (Isa 14: 
13, 14) Ang matayog na karingalan at malawakang 
pamumunong ito ay kinatawanan din sa panaginip 
ni Nabucodonosor ng isang makasagisag na pu- 
nungkahoy na ang taas ay “umabot sa langit.”---Dan 
4:20-22. 

Mga bagong langit at bagong lupa. Ang ka- 
ugnayan ng “langit” sa namamahalang kapangyari- 
han ay tumutulong upang maunawaan ang kahulu- 
gan ng pananalitang 'mga bagong langit at isang 
bagong lupa” na matatagpuan sa Isaias 65:17: 66:22 
at sinipi ng apostol na si Pedro sa 2 Pedro 3:13. Pa- 
libhasa'y napuna ang gayong ugnayan, ang Cyclo- 
peedia nina MClintock at Strong (1891, Tomo IV, 
p. 122) ay nagkomento: “Sa Isa. lxv, 17, ang isang 
bagong langit at isang bagong lupa ay nangangahu- 
lugan ng isang bagong pamahalaan, bagong kaha- 
rian, bagong mga tao.” 

Kung paanong ang “lupa” ay maaaring tumukoy 
sa isang lipunan ng mga tao (Aw 96:1: tingnan ang 
Lura), ang “mga langit” ay maaari ring sumagi- 
sag sa nakatataas na namamahalang kapangyari- 
han o pamahalaan sa ibabaw ng gayong “lupa.” Ang 
hula na nangangako ng “mga bagong langit at isang 
bagong lupa,” na ibinigay sa pamamagitan ni Isaias, 
ay unang kaugnay sa pagsasauli ng Israel mula sa 
pagkatapon sa Babilonya. Nang makabalik ang mga 
Israelita sa kanilang sariling lupain, pumasok sila sa 
isang bagong sistema ng mga bagay. Ginamit ng 
Diyos si Cirong Dakila sa pantanging paraan upang 
maipatupad ang pagsasauling iyon. Pagkabalik sa 
Jerusalem, si Zerubabel (isang inapo ni David) ang 
naglingkod bilang gobernador, at si Josue naman bi- 
lang mataas na saserdote. Kasuwato ng layunin ni 
Jehova, ang bagong kaayusang ito ng pamamahala, 
o “mga bagong langit,” ang pumatnubay at nanga- 
siwa sa mga taong nasasakupan. (2Cr 36:23: Hag 1: 
1, 14) Sa gayon, gaya ng inihula ng talata 18 ng Isa- 


178 


ias kabanata 65, ang Jerusalem ay naging ‘sanhi ng 
kagalakan at ang kaniyang bayan naman ay sanhi 
ng pagbubunyi.” 

Gayunman, ipinakikita ng pagsipi ni Pedro na 
maaasahan ang isang panghinaharap na katuparan, 
salig sa pangako ng Diyos. (2Pe 3:13) Yamang ang 
pangako ng Diyos, sa kasong ito, ay may kaugnayan 
sa pagkanaririto ni Kristo Jesus, gaya ng ipinakikita 
sa talata 4, tiyak na ang “mga bagong langit at isang 
bagong lupa” ay may kaugnayan sa Mesiyanikong 
Kaharian ng Diyos at sa pamamahala nito sa masu- 
nuring mga sakop. Sa pamamagitan ng kaniyang 
pagkabuhay-muli at pag-akyat sa langit sa kanan 
ng Diyos, si Kristo Jesus ay naging “mas mataas 
kaysa sa langit” (Heb 7:26) sa diwang inilagay siya 
“na lubhang mataas pa sa bawat pamahalaan at aw- 
toridad at kapangyarihan at pagkapanginoon ... 
hindi lamang sa sistemang ito ng mga bagay, kun- 
di doon din sa darating.”--Efe 1:19-21, Mat 28:18. 

Ang mga Kristiyanong tagasunod ni Jesus, bilang 
“mga kabahagi sa makalangit na pagtawag” (Heb 
3:1), ay inaatasan ng Diyos bilang “mga tagapagma- 
na” na kaisa ni Kristo, na sa pamamagitan niya ay 
nilayon ng Diyos na “muling tipunin ang lahat ng 
mga bagay.” “Ang mga bagay na nasa langit,” sa- 
makatuwid nga, yaong mga tinawag ukol sa maka- 
langit na buhay, ang unang titipunin tungo sa paki- 
kipagkaisa sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. (Efe 
1:8-11) Ang kanilang mana ay “nakataan sa langit.” 
(1Pe 1:3, 4; Col 1:5; ihambing ang Ju 14:2, 3.) Sila ay 
“nakatala” at ang kanilang “pagkamamamayan” ay 
sa langit. (Heb 12:20-23, Fil 3:20) Sila ang bumubuo 
sa “Bagong Jerusalem” na sa pangitain ni Juan ay 
nakitang “bumababang galing sa langit mula sa 
Diyos.” (Apo 21:2, 9, 10; ihambing ang Efe 5:24-27.) 
Yamang sinasabi sa pasimula na ang pangitaing ito 
ay hinggil sa “isang bagong langit at isang bagong 
lupa” (Apo 21:1), makatuwiran lamang na ang mga 
ito ay kapuwa kinakatawanan sa kasunod na pagla- 
larawan. Samakatuwid, tiyak na ang “bagong langit” 
ay katumbas ni Kristo kasama ang kaniyang “kasin- 
tahang babae,” ang “Bagong Jerusalem," at ang “ba- 
gong lupa” naman ay makikita sa 'mga bayan ng 
sangkatauhan’ na mga sakop nila at tumatanggap 
ng mga pagpapala mula sa kanilang pamamahala, 
gaya ng inilalarawan sa talata 3 at 4. 

Ikatlong langit. Sa 2 Corinto 12:2-4, inilalara- 
wan ng apostol na si Pablo ang isa na “inagaw... 
tungo sa ikatlong langit” at “patungo sa paraiso.” Ya- 
mang walang ibang tao na binanggit sa Kasulatan 
na nagkaroon ng gayong karanasan, malamang na 
ito ay sariling karanasan ng apostol. Bagaman sini- 
sikap ng ilan na pag-ugnayin ang pagtukoy ni Pab- 
lo sa ikatlong langit at ang sinaunang rabinikong 
pangmalas na ang langit ay may mga antas, anupat 


179 


“pitong langit” pa nga sa kabuuan, ang pangmalas 
na ito ay walang saligan sa Kasulatan. Gaya ng na- 
kita na natin, ang langit ay hindi espesipikong tinu- 
tukoy na para bang nahahati ito sa iba't ibang pala- 
pag o antas, kundi sa halip ay dapat pagbatayan ang 
konteksto upang matiyak kung ang tinutukoy ay 
ang langit na nasa atmosperikong kalawakan ng 
lupa, ang langit ng malayong kalawakan, ang espi- 
rituwal na langit, o iba pa. Kung gayon, waring ang 
pagtukoy sa “ikatlong langit” ay nagpapahiwatig ng 
walang-kapantay na pamamahala ng Mesiyanikong 
Kaharian. Pansinin kung paanong tatlong beses na 
inuulit ang mga salita at mga ekspresyon sa Isaias 
6:3: Ezekiel 21:27: Juan 21:15-17: Apocalipsis 4:8, 
maliwanag na bilang pagdiriin. 

Ang paglipas ng dating langit at lupa. Tinu- 
tukoy ng pangitain ni Juan ang paglipas ng “dating 
langit at ng dating lupa.” (Apo 21:1, ihambing ang 
20:11.) Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
makalupang mga pamahalaan at ang kanilang mga 
mamamayan ay ipinakikitang sakop ng pamamaha- 
la ni Satanas. (Mat 4:8, 9: Ju 12:31, 2Co 4:3, 4: Apo 
12:9: 16:13, 14) Tinukoy ng apostol na si Pablo ang 
“balakyot na mga puwersang espiritu sa makalangit 
na mga dako,” kasama ang kanilang mga pamaha- 
laan, mga awtoridad, at mga tagapamahala ng san- 
libutan. (Efe 6:12) Kaya ang paglipas ng “dating la- 
ngit” ay nagpapahiwatig ng wakas ng pulitikal na 
mga pamahalaan na naiimpluwensiyahan ni Sata- 
nas at ng kaniyang mga demonyo. Kasuwato ito ng 
nakaulat sa 2 Pedro 3:7-12 may kinalaman sa pag- 
kapuksa ng “mga langit . . . sa ngayon” na waring sa 
pamamagitan ng apoy. Sa katulad na paraan, inila- 
larawan ng Apocalipsis 19:17-21 ang pagkalipol ng 
isang pangglobong pulitikal na sistema kasama ang 
mga tagasuporta niyaon, sinasabi nito na ang ma- 
kasagisag na mabangis na hayop ay “inihagis sa 
maapoy na lawa na nagniningas sa asupre.” (Iham- 
bing ang Apo 13:1, 2.) Kung tungkol naman sa Di- 
yablo, ipinakikita ng Apocalipsis 20:1-3 na inihagis 
siya “sa kalaliman” sa loob ng isang libong taon at 
pagkatapos ay “pinakawalan siya nang kaunting pa- 
nahon.’ 

Pagbababa sa Bagay na Itinaas. Yamang ang 
langit ay kumakatawan sa bagay na mataas, ang 
pagbababa sa mga bagay na itinaas ay kinakatawa- 
nan kung minsan ng pagpapabagsak o ng 'pag-uga' 
o “pagligalig' sa langit. Sinasabing “mula sa langit ay 
inihagis [ni Jehova] sa lupa ang kagandahan ng Is- 
rael” noong panahong itiwangwang ito. Kalakip sa 
kagandahang iyon ang kaharian nito at ang mga 
prinsipeng tagapamahala at ang kapangyarihan ng 
mga ito, at ang gayong kagandahan ay nilamon na 
waring sa pamamagitan ng apoy. (Pan 2:1-3) Ngu- 
nit nang maglaon, ang manlulupig ng Israel, ang 


LANGIT 


Babilonya, ay dumanas ng pagligalig sa kaniyang 
sariling “langit” at ng pag-uga sa kaniyang “lupa” 
nang pabagsakin ng mga Medo at mga Persiano ang 
Babilonya at ang kaniyang makalangit na mga diyos 
ay mapatunayang huwad at walang kakayahang 
magligtas sa kaniya mula sa pagkawala ng pamu- 
muno niya sa lupain.--Isa 13:1, 10-13. 

Sa katulad na paraan, inihula na ang posisyon ng 
Edom na abot-langit ay hindi makapagliligtas sa ka- 
niya mula sa pagkapuksa at na ang tabak ng pagha- 
tol ni Jehova ay matitigmak sa kaniyang mga kai- 
taasan, o “langit,” anupat walang tutulong sa kaniya 
mula sa anumang makalangit, o mataas, na pagmu- 
mulan. (Isa 34:4-7: ihambing ang Ob 1-4, 8.) Yaong 
mga lubhang naghahambog, na may-kabalakyutan 
at may-katayugang nagsasalita anupat waring “ini- 
lagay nila ang kanilang bibig sa mismong langit,” ay 
tiyak na malulugmok sa pagkawasak. (Aw 73:8, 
9, 18; ihambing ang Apo 13:5, 6.) May dahilan ang 
lunsod ng Capernaum upang madamang pinagpaki- 
taan ito ng malaking pabor dahil sa atensiyong ti- 
nanggap nito mula kay Jesus at sa kaniyang minis- 
teryo. Gayunman, hindi ito tumugon sa kaniyang 
makapangyarihang mga gawa, nagtanong si Jesus, 
“Itataas ka kaya sa langit?” at sa halip ay humula 
siya, “Sa Hades ka ibababa.”---Mat 11:23. 

Pagdidilim ng Langit. Kadalasan, ang pagdi- 
dilim ng langit o ng mga bituin ay ginagamit upang 
kumatawan sa pag-aalis ng masagana at kaayaa- 
yang mga kalagayan, at sa paghahalili sa mga ito ng 
mga kalagayang nagbabadya ng kapahamakan at 
kapanglawan, gaya ng kapag tinatakpan ng madidi- 
lim na ulap ang lahat ng liwanag sa araw at gabi. 
(Ihambing ang Isa 50:2, 3, 10.) Ang paggamit na ito 
sa pisikal na langit may kaugnayan sa mental na 
pangmalas ng mga tao ay waring kahawig ng ma- 
tandang kasabihang Arabe, “Ang kaniyang langit 
ay bumagsak sa lupa,” anupat nangangahulugang 
lubhang nabawasan ang kataasan o kasaganaan ng 
isang iyon. Sabihin pa, bilang kapahayagan ng poot 
ng Diyos, may mga panahon na gumamit siya ng 
mga kababalaghan sa langit, anupat ang ilan sa 
mga ito ay literal na nagpadilim sa langit.---Exo 
10:21-23, Jos 10:12-14; Luc 23:44, 45. 

Ang gayong araw ng kadiliman ay sumapit sa 
Juda bilang katuparan ng kahatulan ni Jehova sa 
pamamagitan ng kaniyang propetang si Joel, at 
umabot ito sa kasukdulan nang itiwangwang ng Ba- 
bilonya ang Juda. (Joe 2:1, 2, 10, 30, 31; ihambing 
ang Jer 4:23, 28.) Anumang pag-asa na tatanggap 
sila ng tulong mula sa langit ay waring natuyo, at 
gaya ng inihula sa Deuteronomio 28:65-67, sila ay 
"napasapanghihilakbot gabi at araw, anupat walang 
kaginhawahan o pag-asa man sa umagang may si- 
kat ng araw o sa gabing may sinag ng buwan. 


LANGIT 


Gayunman, sa pamamagitan ng propeta ring iyon, 
si Joel, binabalaan ni Jehova ang mga kaaway ng 
Juda na daranas sila ng gayunding situwasyon ka- 
pag naglapat siya ng kahatulan sa kanila. (Joe 3:12- 
16) Ginamit ni Ezekiel at ni Isaias ang mismong 
makasagisag na larawang ito nang ihula nila ang 
kahatulan ng Diyos sa Ehipto at sa Babilonya.---Eze 
32:7, 8, 12, Isa 13:1, 10, 11. 

Noong araw ng Pentecostes, sinipi ng apostol na si 
Pedro ang hula ni Joel nang himukin niya ang isang 
pulutong ng mga tagapakinig na “maligtas mula sa 
likong salinlahing ito. (Gaw 2:1, 16-21, 40) Ang 
mga hindi nakinig na kabilang sa salinlahing iyon 
ay dumanas ng isang panahon ng matinding kadili- 
man nang kubkubin ng mga Romano ang Jerusalem 
at sa wakas ay salantain nila ito pagkaraan ng wala 
pang 40 taon. Gayunman, bago ang Pentecostes, 
isang katulad na hula ang sinabi ni Jesus at ipinaki- 
ta niyang matutupad ito sa panahon ng kaniyang 
pagkanaririto.--Mat 24:29-31, Luc 21:25-27, iham- 
bing ang Apo 6:12-17. 

Pagiging Permanente ng Pisikal na Langit. 
Sinabi ni Elipaz na Temanita tungkol sa Diyos: “Na- 
rito! Sa kaniyang mga banal ay wala siyang tiwala, 
at maging ang langit ay hindi malinis sa kaniyang 
paningin.” Gayunman, sinabi ni Jehova kay Eli- 
paz na siya at ang kaniyang dalawang kasamahan 
ay “hindi nagsalita ng katotohanan tungkol sa akin 
gaya ng aking lingkod na si Job.” (Job 15:1, 15, 42:7) 
Sa kabaligtaran, sinasabi ng Exodo 24:10 na ang la- 
ngit ay kumakatawan sa kadalisayan. Kaya walang 
dahilang binabanggit sa Bibliya upang wasakin ng 
Diyos ang pisikal na langit. 

Ang pagiging permanente ng pisikal na langit ay 
makikita sa pagkakagamit nito sa mga simili na na- 
uugnay sa mga bagay na walang hanggan, gaya ng 
mapayapa at matuwid na mga resultang idudulot 
ng Davidikong kaharian na minana ng Anak ng 
Diyos. (Aw 72:5-7: Luc 1:32, 33) Sa gayon, ang mga 
tekstong gaya ng Awit 102:25, 26 na nagsasabing 
ang langit ay ‘naglalaho’ at 'pinapalitang gaya ng 
kasuutang naluma na' ay hindi dapat unawain sa li- 
teral na diwa. 

Sa Lucas 21:33, sinasabi ni Jesus na “ang langit at 
lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hin- 
di sa anumang paraan lilipas.” Ipinakikita naman ng 
ibang mga kasulatan na ang “langit at lupa” ay ma- 
nanatili magpakailanman. (Gen 9:16; Aw 104:5; Ec 
1:4) Kaya ang “langit at lupa” rito ay malamang 
na makasagisag, gaya rin ng ‘dating langit at da- 
ting lupa’ sa Apocalipsis 21:1, ihambing ang Mateo 
24:35. 

Idiniriin ng Awit 102:25-27 ang kawalang- 
hanggan at kawalang-pagkasira ng Diyos, samanta- 
lang ang langit at lupa na kaniyang pisikal na mga 


180 


lalang ay maaaring masira, samakatuwid nga, ma- 
aari itong mapuksa---kung iyon man ang layunin ng 
Diyos. Di-gaya ng walang-hanggang pag-iral ng 
Diyos, ang pagiging permanente ng alinmang baha- 
gi ng kaniyang pisikal na paglalang ay may pasuba- 
li. Gaya ng makikita sa lupa, ang pisikal na mga 
lalang ay kailangang patuluyang sumailalim sa pro- 
seso ng pagpapanibago upang ito ay tumagal o ma- 
natili sa kasalukuyang anyo nito. Ang pisikal na la- 
ngit ay nakadepende sa kalooban ng Diyos at sa 
kaniyang kapangyarihang tumustos, gaya ng ipina- 
hihiwatig sa Awit 148, kung saan, matapos tukuyin 
ang araw, buwan, at mga bituin, kasama ang iba 
pang mga lalang ng Diyos, sinasabi ng talata 6 na 
“pinananatili sila ng Diyos magpakailanman, hang- 
gang sa panahong walang takda. Isang tuntunin 
ang ibinigay niya, at hindi iyon lilipas.” 

Ang mga salita ng Awit 102:25, 26 ay kumakapit 
sa Diyos na Jehova, ngunit sinipi ng apostol na si 
Pablo ang mga ito may kaugnayan kay Jesu-Kristo. 
Ito ay sapagkat ang bugtong na Anak ng Diyos ang 
personal na Ahente ng Diyos na ginamit sa pagla- 
lang ng pisikal na uniberso. Ipinakita ni Pablo ang 
kaibahan ng pagiging permanente ng pag-iral ng 
Anak kaysa roon sa pisikal na paglalang, na kapag 
nilayon ng Diyos ay maaari niyang 'balutin gaya 
ng isang balabal’ at itago.--Heb 1:1, 2, 8, 10-12, 
ihambing ang 1Pe 2:3, tlb sa Rbi8. 

Iba't ibang Patula at Makasagisag na mga Pa- 
nanalita. Dahil mahalagang bahagi ang ginagam- 
panan ng pisikal na langit sa pagtustos at pagpapa- 
unlad ng buhay sa lupa---sa pamamagitan ng sikat 
ng araw, ulan, hamog, nakarerepreskong hangin, at 
iba pang mga pakinabang na dulot ng atmospera--- 
tinutukoy ang mga ito sa matulaing paraan bilang 
"mabuting imbakan” ni Jehova. (Deu 28:11, 12, 33: 
13, 14) Binubuksan ni Jehova ang “mga pinto” nito 
upang pagpalain ang kaniyang mga lingkod, gaya 
noong magpababa siya sa lupa ng manna, “ang butil 
ng langit.” (Aw 78:23, 24: Ju 6:31) Ang mga ulap ay 
tulad ng “mga pantubig na banga” sa mga pang-itaas 
na silid ng imbakang iyon, at ang ulan ay bumubu- 
hos mula roon na parang dumaraan sa “mga paagu- 
san,” anupat may ilang salik, gaya ng mga bundok 
o kahit ang makahimalang pamamagitan ng Diyos, 
na lumilikha ng kondensasyon ng tubig na sinusun- 
dan ng pag-ulan sa espesipikong mga rehiyon. (Job 
38:37, Jer 10:12, 13, 1Ha 18:41-45) Sa kabilang dako, 
may mga pagkakataon na ipinagkakait ng Diyos ang 
kaniyang pagpapala, anupat ang resulta nito ay 'na- 
sasarhan"” ang langit sa ibabaw ng lupain ng Canaan, 
kung kaya nagtitingin itong matigas at solidong gaya 
ng bakal at nagkakaroon ito ng metalikong kinang na 
kulay-tanso, at may atmosperang pundo ng alikabok 
at walang ulan.---Lev 26:19: Deu 11:16, 17: 28:23, 24, 
1Ha 8:35, 36. 


181 


Tumutulong ito sa atin na maunawaan ang lara- 
wang inihaharap sa Oseas 2:21-23. Matapos ihula 
ang kapaha-pahamak na mga resulta ng kawalang- 
katapatan ng Israel, binanggit naman ni Jehova ang 
hinggil sa panahon ng pagsasauli rito at ang ibubu- 
nga nitong mga pagpapala. Sa araw na iyon, sabi 
niya, “sasagutin ko ang mga langit, at sasagutin na- 
man nila ang lupa, at sasagutin naman ng lupa ang 
butil at ang matamis na alak at ang langis, at sasa- 
gutin naman nila ang Jezreel.” Maliwanag na luma- 
larawan ito sa pakiusap ng Israel na pagpalain sila ni 
Jehova sa pamamagitan ng kawing ng mga bagay 
na nilalang ni Jehova at binanggit dito. Sa dahilang 
iyon, minamalas na ang mga bagay na ito ay binig- 
yang-katauhan, anupat para bang maaari silang hu- 
miling, o makiusap. Humihingi ang Israel ng butil, 
alak, at langis, ang mga produktong ito naman ay 
kumukuha ng kanilang pagkain bilang halaman at 
tubig mula sa lupa, ang lupa naman, upang mapag- 
laanan ang pangangailangang ito, ay nangangaila- 
ngan ng (o makasagisag na tumatawag sa) araw, 
ulan, at hamog mula sa langit, at ang mga langit (na 
noon ay 'nasasarhan' pa dahil ipinagkait ng Diyos 
ang kaniyang pagpapala) ay makatutugon lamang 
kung diringgin ng Diyos ang pakiusap at isasauli sa 
bansa ang kaniyang lingap, sa gayon ay muli niyang 
paiikutin ang siklo ng produksiyon. Tinitiyak ng 
hula na gayon ang kaniyang gagawin. 

Sa 2 Samuel 22:8-15, lumilitaw na ginagamit ni 
David ang larawan ng isang napakalakas na bagyo 
upang ipakita ang epekto nang mamagitan ang 
Diyos alang-alang kay David, anupat pinalaya siya 
mula sa kaniyang mga kaaway. Niligalig ng bangis 
ng makasagisag na bagyong ito ang pundasyon ng 
langit, at ‘yumukod’ iyon kasama ang madidilim at 
mabababang ulap. Ihambing ang mga kalagayan 
ng isang literal na bagyo na inilarawan sa Exodo 
19:16-18, gayundin ang patulang mga pananalita sa 
Isaias 64:1, 2. 

Si Jehova, ang “Ama ng makalangit na mga liwa- 
nag” (San 1:17), ay malimit tukuyin na 'nag-uunat 
ng langit, kung paanong iniuunat ng isa ang te- 
lang pantolda. (Aw 104:1, 2, Isa 45:12) Ang langit, 
kapuwa ang kalawakan ng atmospera kung araw 
at ang mabituing langit kung gabi, ay mistulang 
isang pagkalaki-laking hugis-bobidang kulandong 
sa pangmalas ng mga tao sa lupa. Sa Isaias 40:22, 
inihahalintulad ito sa pag-uunat ng “manipis na 
gasa,” sa halip na ng mas magaspang na telang 
pantolda. Inilalarawan nito ang maririkit na pala- 
muti ng gayong makalangit na kulandong. Totoo 
naman, kapag maaliwalas ang gabi, ang libu-libong 
bituin ay parang telang leys na nakaunat sa ibabaw 
ng maitim na kalawakan. Mapapansin din na ma- 
ging ang pagkalaki-laking galaksi na kilala bilang 
Via Lactea, o Milky Way, na kinaroroonan ng ating 


LANGIT 


sistema solar, ay mistulang manipis na gasa kung 
titingnan mula sa lupa. 

Batay sa mga nabanggit na, dapat na laging isa- 
saalang-alang ang konteksto upang matiyak ang 
diwa ng makasagisag na mga pananalitang ito. 
Kaya naman nang tawagan ni Moises “ang langit at 
ang lupa” upang maging mga saksi sa mga bagay 
na ipinahayag niya sa Israel, maliwanag na hindi 
ang mga nilalang na walang buhay ang tinutukoy 
niya kundi sa halip ay ang matatalinong tumatahan 
sa langit at lupa. (Deu 4:25, 26, 30:19, ihambing ang 
Efe 1:9, 10; Fil 2:9, 10; Apo 13:6.) Totoo rin ito may 
kaugnayan sa pagsasaya ng langit at ng lupa dahil 
sa pagbagsak ng Babilonya, na nasa Jeremias 51:48. 
(Ihambing ang Apo 18:5: 19:1-3.) Gayundin, tiyak 
na ang espirituwal na langit ang nagpapatak ng ka- 
tuwiran, gaya ng inilalarawan sa Isaias 45:8. Sa 
ibang mga kaso, literal na langit naman ang tinutu- 
koy ngunit makasagisag na inilalarawan ito bilang 
nagsasaya o sumisigaw nang malakas. Kapag du- 
mating si Jehova upang hatulan ang lupa, gaya ng 
inilalarawan sa Awit 96:11-13, ang langit, pati na 
ang lupa, dagat, at parang, ay magkakaroon ng ma- 
sayang anyo. (Ihambing ang Isa 44:23.) Pinapupuri- 
han din ng pisikal na langit ang kanilang Maylalang, 
kung paanong ang isang produkto na maganda ang 
pagkakadisenyo ay nagdudulot ng kapurihan sa bi- 
hasang manggagawa na lumikha rito. Sa diwa, isi- 
nasaysay nila ang kapangyarihan, karunungan, at 
karingalan ni Jehova.---Aw 19:1-4, 69:34. 

Pag-akyat sa Langit. Sa 2 Hari 2:11, 12, ang 
propetang si Elias ay inilalarawan na “umakyat sa 
langit sa pamamagitan ng buhawi.” Ang langit na 
tinutukoy rito ay ang atmosperikong langit kung 
saan namumuo ang mga buhawi, hindi ang espiri- 
tuwal na langit na kinaroroonan ng Diyos. Hindi na- 
matay si Elias nang panahong iyon ng pag-akyat 
niya, kundi nabuhay pa siya nang maraming taon 
pagkatapos siyang kunin tungo sa langit mula sa ka- 
halili niyang si Fliseo. Hindi rin naman umakyat si 
Elias sa espirituwal na langit nang mamatay siya, 
yamang maliwanag na sinabi ni Jesus noong nariri- 
to Siya sa lupa na “walang taong umakyat sa langit.” 
(Ju 3:13, tingnan ang Euas Blg. 1 (Hinalinhan ni Eli- 
seo).) Noong Pentecostes, sinabi rin ni Pedro tungkol 
kay David na hindi ito umakyat sa langit.” (Gaw 
2:34) Sa katunayan, walang anumang mababasa sa 
Kasulatan na nagpapakitang isang makalangit na 
pag-asa ang inialok sa mga lingkod ng Diyos bago 
dumating si Kristo Jesus. Ang gayong pag-asa ay 
unang lumitaw sa mga pananalita ni Jesus sa kani- 
yang mga alagad (Mat 19:21, 23-28, Luc 12:32, Ju 
14:2, 3) at lubusan lamang nila itong naunawaan 
pagkaraan ng Pentecostes ng 33 C.E.--Gaw 1:6-8, 
2:1-4, 29-36, Ro 8:16, 17. 


LANSANGAN 


Ipinakikita ng Kasulatan na si Kristo Jesus ang 
unang umakyat mula sa lupa patungo sa langit na 
kinaroroonan ng Diyos. (1Co 15:20, Heb 9:24) Sa pa- 
mamagitan ng pag-akyat na iyon at ng paghaharap 
niya roon ng kaniyang haing pantubos, 'binuksan 
niya ang daan' para sa mga kasunod niya---ang ini- 
anak-sa-espiritu na mga miyembro ng kaniyang 
kongregasyon. (Ju 14:2, 3, Heb 6:19, 20; 10:19, 20) 
Sa kanilang pagkabuhay-muli, dapat taglayin ng 
mga ito “ang larawan niyaong isa na makalangit,” si 
Kristo Jesus, upang makaakyat sila sa langit na dako 
ng mga espiritu, sapagkat ang “laman at dugo" ay 
hindi makapagmamana ng makalangit na Kahari- 
ang iyon.— 1Co 15:42-50. 


Sa anong paraan nasa 
“makalangit na mga dako” ang 
mga tao na naririto pa sa lupa? 


Sa kaniyang liham sa mga taga-Efeso, tinutukoy 
ng apostol na si Pablo ang mga Kristiyano na noon 
ay nabubuhay pa sa lupa na para bang nagtatama- 
sa na ang mga ito ng isang makalangit na posisyon, 
anupat ibinangon at “pinaupo . . . [na] magkakasama 
sa makalangit na mga dako kaisa ni Kristo Jesus.” 
(Efe 1:3, 2:6) Ipinakikita ng konteksto na gayon ang 
pangmalas ng Diyos sa mga pinahirang Kristiyano 
dahil kaniyang itinakda sila bilang mga tagapagma- 
na” kasama ng kaniyang Anak sa makalangit na 
mana. Bagaman narito pa sa lupa, sila ay dinakila, 
o itinaas, ng gayong pag-aatas. (Efe 1:11, 18-20, 
2:4-7, 22) Binibigyang-linaw rin ng mga puntong 
ito ang makasagisag na pangitain sa Apocalipsis 
11:12. Gayundin, naglalaan ito ng susi upang mau- 
nawaan ang makahulang larawan na nasa Daniel 
8:9-12, kung saan yaong ipinakita noong una bilang 
kumakatawan sa isang pulitikal na kapangyarihan 
ay sinasabing “patuloy na lumaki hanggang umabot 
sa hukbo ng langit,” at pinalaglag pa nga nito sa lupa 
ang ilan sa hukbong iyon at sa mga bituin. Sa Daniel 
12:3, yaong mga lingkod ng Diyos sa lupa sa inihu- 
lang panahon ng kawakasan ay sinasabing sumisi- 
kat na “tulad ng mga bituin hanggang sa panahong 
walang takda.” Pansinin din ang makasagisag na 
paggamit ng mga bituin sa aklat ng Apocalipsis, 
mga kabanata 1 hanggang 3, kung saan ipinakikita 
ng konteksto na ang gayong “mga bituin” ay tumu- 
tukoy sa mga tao na maliwanag na nabubuhay pa 
sa lupa at sumasailalim sa mga karanasan at mga 
tukso sa lupa, anupat ang “mga bituin” na ito ang 
may pananagutan sa mga kongregasyon na nasa 
kanilang pangangalaga.--Apo 1:20, 2:1, 8, 12, 18, 3: 
1,7, 14. 

Ang daan tungo sa makalangit na buhay. 
Ang daan tungo sa makalangit na buhay ay nagsa- 


182 


sangkot ng higit pa kaysa sa pagkakaroon lamang 
ng pananampalataya sa haing pantubos ni Kristo at 
ng mga gawa ng pananampalataya bilang pagsu- 
nod sa mga tagubilin ng Diyos. Ipinakikita ng kina- 
sihang mga akda ng mga apostol at mga alagad na 
ang isa ay dapat ding tinawag at pinili ng Diyos sa 
pamamagitan ng kaniyang Anak. (2Ti 1:9, 10, Mat 
22:14: 1Pe 2:9) Kasangkot sa paanyayang ito ang 
paggawa ng maraming hakbang, o pagkilos, upang 
ang isa ay maging kuwalipikado para sa makalangit 
na mana, ang Diyos ang gumagawa ng marami sa 
mga hakbang na iyon, ang iba naman ay ginagawa 
niyaong tinawag. Kabilang sa gayong mga hak- 
bang, o mga pagkilos, ang pagpapahayag na matu- 
wid sa Kristiyano na tinawag (Ro 3:23, 24, 28, 8:33, 
34): ang pagluluwal sa kaniya ('pag-aanak sa kani- 
ya') sa pamamagitan ng banal na espiritu (Ju 1:12, 
13; 3:3-6, San 1:18), ang pagbabautismo sa kaniya 
sa kamatayan ni Kristo (Ro 6:3, 4: Fil 3:8-11), ang 
pagpapahid sa kaniya (2Co 1:21, 1Ju 2:20, 27): ang 
pagpapabanal sa kaniya (Ju 17:17). Dapat ingatan 
ng isa na tinawag ang kaniyang katapatan hang- 
gang sa kamatayan (2Ti 2:11-13, Apo 2:10), at pag- 
katapos siyang mapatunayang tapat sa pagkatawag 
at pagpili sa kaniya (Apo 17:14), sa wakas ay bubu- 
hayin siyang muli tungo sa buhay bilang espiritu. 
--Ju 6:39, 40, Ro 6:5; 1Co 15:42-49, tingnan ang 
IPAHAYAG NA MATUWID, PAGKABUHAY-MULI, PAGPAPABA- 
NAL; PINAHIRAN, PAGPAPAHID. 


LANSANGAN. Isang pampublikong daan sa 
isang lunsod o bayan. Ang karaniwang terminong 
Hebreo para sa lansangan (chuts) ay may saligang 
kahulugan na “sa labas.” (Isa 42:2, tlb sa Rbi8) Lu- 
militaw na sa sinaunang mga bayan at mga lunsod 
sa mga lupain sa Bibliya, ang karamihan ng mga 
lansangan ay hindi nilatagan ng bato. (Aw 18:42, 
Isa 10:6, Pan 2:21) Gayunman, sa Jerico at Gezer ay 
may natuklasang mga lagusan kung saan makaaa- 
gos ang tubig mula sa mga lansangan. 

Karaniwan na, makikitid at paliku-liko ang mga 
lansangan noon. Ngunit mayroon din namang “ma- 
lalapad na daan.” (Luc 14:21, ihambing ang Apo 
21:21.) Ang mga lansangan ng Nineve ay may sapat 
na lapad upang makaraan ang mga karo. (Na 2:4) 
Ang Babilonya at Damasco ay may malalapad na 
kalsada o mga daan ng prusisyon, at ang ilang lan- 
sangan ng mga ito ay may pangalan. Noong yug- 
tong Romano, ang “lansangan na tinatawag na Tu- 
wid” sa Damasco ay isang daanang may tatlong 
kalye at mga 26 na m (85 piye) ang lapad.---Gaw 
9:11, tingnan ang TUWID. 

Isang malawak na lugar naman, ang liwasan, ma- 
lamang na malapit sa isang pintuang-daan ng lun- 
sod, ang maaaring magsilbing isang dako para sa 


183 


mga transaksiyon sa negosyo o para sa pagtitipon 
ukol sa pagtuturo. (Gen 23:10-18, Ne 8:1-3, Jer 5:1) 
Doon naglalaro ang mga bata (Zac 8:4, 5): sa pang- 
kalahatan, ang mga lansangan ay kadalasang puno 
ng mga ingay ng mga gawain. (Job 18:17: Jer 33:10, 
11, ihambing ang pagkakaiba sa Isa 15:3, 24:11.) 
Ang mga ito ay naging mga dako ng pangangalakal, 
anupat kung minsan ay sama-sama sa mga ito ang 
iisang uri ng tindahan, gaya halimbawa ng “lan- 
sangan ng mga magtitinapay” sa Jerusalem. (Jer 
37:21) Ang “mga lansangan” na inialok ni Ben- 
hadad na italaga kay Ahab sa Damasco ay maliwa- 
nag na para sa pagtatayo ng mga tiangge, o mga 
pamilihan, upang itaguyod ang kapakanang pang- 
komersiyo ni Ahab sa kabiserang iyon ng Sirya. 
(1Ha 20:34) Sa gabi, lumilitaw na ang mga lansa- 
ngan ng ilang lunsod ay nasa ilalim ng pagmaman- 
man ng mga bantay.---Sol 3:1-3. 

Sa mga lansangan din ipinatatalastas ang mga 
balita. (2Sa 1:20, Jer 11:6) Doon ay nagturo si Je- 
sus at nagpagaling ng may sakit, gayunma'y hindi 
siya nakipagtalo ni sumigaw man nang malakas sa 
malalapad na daan, na maaaring maging dahilan 
upang labis siyang hangaan ng madla, anupat ma- 
padadakila ang sarili niyang pangalan at mailalayo 
niya ang pansin mula sa Diyos na Jehova at sa ma- 
buting balita ng Kaharian. (Luc 8:1, Mat 12:13-19, 
Isa 42:1, 2) Kaya naman si Jesus ay hindi gaya ng 
mga mapagpaimbabaw na hinatulan niya dahil sa 
pananalangin ng mga ito “sa mga panulukan ng 
malalapad na daan upang makita ng mga tao.” 
--Mat 6:5. 


LANSANGANG-BAYAN, DAAN. Ang mga 
terminong Hebreo na mesil-lah' (lansangang-bayan) 
at derekh (daan) at ang terminong Griego na 
hodos” (daan) ay pawang ginagamit upang tumu- 
koy sa isang pampublikong daan, landas, o ruta, na 
karaniwan nang nasa pagitan ng mga bayan o mga 
lunsod.-- Tingnan ang DAAN, ANG. 

Mula pa noong sinaunang mga panahon, ang mga 
lunsod at mga kaharian sa lugar ng Palestina ay pi- 
nag-uugnay na ng mga lansangang-bayan at mga 
daan, kabilang na rito ang ilang mahahalagang ruta 
ng kalakalan. (Bil 20:17-19, 21:21, 22, 22:5, 21-23, 
Jos 2:22, Huk 21:19, 1Sa 6:9, 12, 13:17, 18, tingnan 
ang DAAN NG HARI.) Ang itinuturing na panguna- 
hing ruta sa mga ito ay yaong nagmumula sa Ehip- 
to patungo sa mga Filisteong lunsod ng Gaza at 
Askelon at unti-unting lumiliko nang pahilagang- 
silangan sa direksiyon ng Megido. Nagpapatuloy ito 
papuntang Hazor, sa H ng Dagat ng Galilea, at pag- 
katapos ay patungo naman sa Damasco. Ang rutang 
ito na dumaraan sa Filistia ang pinakamaikling ruta 
mula sa Ehipto patungo sa Lupang Pangako. Ngunit 


LANSANGANG-BAYAN, DAAN 


may-kabaitang inakay ni Jehova ang mga Israelita 
sa ibang daan upang hindi sila masiraan ng loob da- 
hil sa posibleng pagsalakay ng mga Filisteo.---Exo 
13:17. 

Sa Lupang Pangako, lalong naging mahalaga sa 
mga Israelita na mantinihin ang isang mabuting 
sistema ng mga daan, yamang noon ay iisa lamang 
ang sentro ng pagsamba para sa buong bansa. Da- 
hil dito, malalayong distansiya ang kinailangang 
lakbayin ng marami sa mga Israelita bawat taon 
upang matupad nila ang kahilingan ng Kautusan na 
ang lahat ng mga lalaki ay magtipon sa tatlong 
pangkapanahunang kapistahan. (Deu 16:16) Bukod 
diyan, ang mga ikapu, mga abuloy, at anumang 
handog noon, kusang-loob man ang mga ito o ka- 
tungkulan, ay kailangang doon sa dakong pipiliin ni 
Jehova ihandog. (Deu 12:4-7) Nang maitayo na ni 
Solomon ang templo, ang Jerusalem ang siyang na- 
ging dakong pinili ni Jehova. Kaya naman, habang 
naglalakbay ang mga Israelita sa mga daang patu- 
ngo at pabalik mula sa Jerusalem, nagkaroon ng 
maiinam na pagkakataon ang mga ama upang ma- 
ituro sa kanilang mga anak ang kautusan ng Diyos. 
--Deu 6:6, 7. 

Kinailangan ding asikasuhin ang pagmamantini 
ng mga daang patungo sa anim na kanlungang lun- 
sod. Dapat na may sapat na mga palatandaan ang 
mga daang ito at walang mga harang na makasasa- 
gabal sa pagtakbo roon ng taong nakapatay nang 
di-sinasadya. (Deu 19:3) Ayon sa tradisyong Ju- 
dio, isang posteng pananda na nagtuturo ng di- 
reksiyon patungo sa kanlungang lunsod ang ini- 
lagay sa bawat salubungang-daan.---Babilonyong 
Talmud, Makkot 10b. 

Bagaman walang paglalarawan sa Bibliya hinggil 
sa sinaunang mga daan, nagbigay naman ito ng 
mga pahiwatig tungkol sa konstruksiyon at pagma- 
mantini ng mga ito. Kung minsan, maaaring pina- 
patag ang mga burol at ang iba pang di-pantay 
na mga dako, at ang mga daan ay inaalisan ng mga 
bato at tinatambakan. (Isa 40:3, 4: 57:14: 62:10) Si- 
nasabi ng istoryador na si Josephus na nilatagan ni 
Haring Solomon ng itim na bato ang mga daang pa- 
tungo sa Jerusalem.--Jewish Antiquities, VII, 187 
(vii, 4). 

Gayunman, walang anumang nalalaman nang ti- 
yak tungkol sa kayarian ng sinaunang mga daan 
hanggang noong mga araw ng Imperyo ng Roma. 
Ang mga Romano ay nakilala sa paggawa ng mga 
manggagawa ng mga daan, anupat pinag-ugnay- 
ugnay nila ang kanilang pagkalawak-lawak na im- 
peryo upang mapadali ang pagkilos ng kanilang 
mga hukbo. Ang kanilang mga daan ay may la- 
tag na malalapad na bato, at ang pinakasahig ng 
mga ito ay kadalasang may tatlong suson: (sa 


LAODICEA, MGA TAGA-LAODICEA 


pinakailalim) malalaki at magagaspang na tipak ng 
bato, (sa gitna) malalapad na batong sinimentuhan 
ng argamasa, at (sa ibabaw) kongkreto at dinurog 
na mga bato. Ang mga daan ay nakadahilig mula sa 
gitna patungo sa magkabilang gilid at may mga 
milyahe, panggilid na mga bato, at mga esterong la- 
gusan ng tubig. Gayundin, may masusumpungan 
doong mga balon sa kumbinyenteng mga pagitan. 
Palibhasa'y halos tuwid na tuwid, ang mga daang 
Romano ay bumabagtas sa ibabaw ng mga burol sa 
halip na umikot sa gilid ng mga iyon. Ang tanyag 
na Romanong lansangang-bayan, ang Appian Way, 
ay may lapad na mga 5.5 m (18 piye) at nilatagan 
ng malalaking bloke ng lava. Habang patungo sa 
Roma bilang isang bilanggo, ang apostol na si Pablo 
ay naglakbay sa daang ito, hanggang sa ngayon 
ay ginagamit pa rin ang ilang bahagi nito.---Gaw 
28:15, 16, tingnan ang APIO, PAMILIHAN NG. 

Ang mga salita sa Isaias 19:23 tungkol sa pagka- 
karoon ng “lansangang-bayan mula sa Ehipto hang- 
gang sa Asirya” ay tumutukoy sa mabuting ugna- 
yan na mamamagitan balang-araw sa dalawang 
lupaing ito. Upang pangyarihin ang paglaya ng ka- 
niyang bayan, si Jehova, wika nga, ay gumawa ng 
mga lansangang-bayan para sa kanila papalabas sa 
mga lupain ng kanilang pagkabihag.--Isa 11:16, 
35:8-10: 49:11-13, Jer 31:21. 


LAODICEA, MGA TAGA-LAODICEA. 

Isang lunsod sa kanluraning bahagi ng Asia Mi- 
nor, ang mga guho nito ay malapit sa Denizli, mga 
150 km (90 mi) sa S ng Efeso. Nakilala ito noong una 
bilang Diospolis at Rhoas ngunit maliwanag na muli 
itong itinayo noong ikatlong siglo B.C.E. ng Seleuci- 
dong tagapamahala na si Antiochus II at ipinanga- 
lan sa asawa niyang si Laodice. Palibhasa'y nasa 
matabang libis ng Ilog Lycus, ang Laodicea ay nasa 
pinagsasalubungan ng pangunahing mga ruta ng 
kalakalan at iniuugnay ito ng mga daan sa mga lun- 
sod na gaya ng Efeso, Pergamo, at Filadelfia. 

Ang Laodicea ay nagtamasa ng malaking kasaga- 
naan bilang isang lunsod na may mga pagawaan at 
bilang isang sentro ng pagbabangko. Mahihiwatigan 
ang malaking kayamanan ng lunsod mula sa bagay 
na noong dumanas ito ng malaking pinsala dahil sa 
lindol noong naghahari si Nero, muli itong nakapag- 
tayo nang hindi tumatanggap ng anumang pinansi- 
yal na tulong mula sa Roma. (Annals ni Tacitus, 
XIV, XXVI) Ang makintab at maitim na lana ng 
Laodicea at ang mga kasuutang yari sa mga ito ay 
kilalang-kilala noon. Bilang sentro ng isang bantog 
na paaralan sa medisina, malamang na ang lunsod 
ding ito ang gumawa ng gamot sa mata na kilala bi- 
lang pulbos ng Frigia. Ang isa sa mga pangunahing 
bathala na pinapakundanganan sa Laodicea ay si 
Asclepius, isang diyos ng medisina. 


184 


May malaking disbentaha ang lunsod na ito. Di- 
tulad ng karatig na lunsod ng Hierapolis na may 
maiinit na bukal na bantog sa mga katangian ni- 
tong nakapagpapagaling, at ng Colosas na mayroon 
namang nakarerepreskong malamig na tubig, ang 
Laodicea ay walang permanenteng suplay ng tubig. 
Mula sa malayu-layong distansiya, ang tubig ay ki- 
nailangang paraanin sa lagusan patungong Laodi- 
cea at malamang na malahininga na pagdating sa 
lunsod. Sa panimulang bahagi ng distansiyang ito, 
ang tubig ay pinadadaloy sa pamamagitan ng isang 
paagusan at pagkatapos, mas malapit sa lunsod, ay 
pinadaraan sa kubikong mga bloke ng bato na binu- 
tasan sa gitna at sinemento. 

Waring may malaking bilang ng mga Judio sa 
Laodicea. Ayon sa isang liham mula sa mga mahis- 
trado ng Laodicea (na sinipi ni Josephus), ang mga 
Judio, bilang pagsunod sa utos ni Gaius Rabirius, ay 
pinahintulutang mangilin ng kanilang mga Sabbath 
at iba pang sagradong mga ritwal. (Jewish Antiqui- 
ties, XIV, 241-243 [x, 20]) Sa paanuman ang ilan sa 
mga Judio ay talagang mayayaman. Ito ang mahi- 
hinuha mula sa bagay na, noong iutos ni Gober- 
nador Flaccus na kumpiskahin ang taunang mga 
abuloy na para sana sa templo sa Jerusalem, ang 
halagang iniulat ay mahigit sa 20 libra ng ginto. 

Noong unang siglo C.E., nagkaroon ng isang kon- 
gregasyong Kristiyano sa Laodicea at lumilitaw na 
nagtitipon ito sa tahanan ni Nimfa, isang Kristiya- 
nong kapatid na babae roon. Walang alinlangan na 
nakatulong ang mga pagsisikap ni Epafras sa pagta- 
tatag ng kongregasyong iyon. (Col 4:12, 13, 15) Ga- 
yundin, malamang na ang mga epekto ng gawain ni 
Pablo sa Efeso ay nakaabot hanggang sa Laodicea. 
(Gaw 19:10) Gayunpaman, bagaman hindi siya per- 
sonal na nagmiministeryo roon, nababahala si Pablo 
para sa kongregasyon ng Laodicea at sumulat pa 
nga siya ng isang liham sa kanila. (Col 2:1: 4:16) 
Ngunit naniniwala ang ilang iskolar na ang liham ni 
Pablo ay kopya lamang niyaong ipinadala niya sa 
Efeso. Sabihin pa, iyan ay isang teoriya lamang, 
isang pagsisikap upang maipaliwanag kung bakit sa 
Bibliya ay walang liham mula kay Pablo para sa 
mga taga-Laodicea, bagaman sumulat si Pablo sa 
kanila. Maaaring ang liham sa Laodicea ay nagla- 
man ng impormasyon na hindi natin kailangan 
ngayon, o maaaring inulit lamang nito ang mga 
punto na tinalakay na nang husto sa iba pang kano- 
nikal na mga liham. 

Ang kongregasyon sa Laodicea ay isa sa pi- 
tong kongregasyon sa Asia Minor na pinatungku- 
lan ng niluwalhating si Jesu-Kristo, sa isang pagsi- 
siwalat kay Juan, ng personal na mga mensahe. 
(Apo 1:11) Noong panahong iyon, sa pagtatapos ng 
unang siglo C.E., walang gaanong maibibigay na ko- 
mendasyon sa kongregasyon ng Laodicea. Bagaman 


185 


mayaman ito sa materyal, dukha naman ito sa espi- 
rituwal. Sa halip na literal na ginto na ginagamit ng 
mga bangkero ng Laodicea, sa halip na mga kasuu- 
tang yari sa makintab at maitim na lana na gawa 
roon, sa halip na gamot sa mata na walang alinla- 
ngang ginawa ng mga manggagamot ng Laodicea, 
sa halip na kumukulo sa init at nakagagamot na tu- 
big mula sa mga bukal ng karatig na Hierapolis, ang 
kongregasyon ng Laodicea ay nangangailangan ng 
ganitong mga bagay sa espirituwal na diwa. Nanga- 
ngailangan ito ng “gintong dinalisay ng apoy” upang 
mapagyaman ang personalidad nito (ihambing ang 
1Co 3:10-14: 1Pe 1:6, 7), puting panlabas na mga 
kasuutan upang mabigyan ito ng di-madurustang 
Kristiyanong kaanyuan na walang di-maka-Kristiya- 
nong katangian na kahiya-hiyang tulad ng pisikal na 
kahubaran. (Ihambing ang Apo 16:15, 19:8.) Kinaila- 
ngan itong mapahiran ng espirituwal na “pamahid 
sa mata” upang maalis ang pagkabulag nito sa kato- 
tohanan ng Bibliya at sa mga pananagutang Kristi- 
yano. (Ihambing ang Isa 29:18, 2Pe 1:5-10, 1Ju 
2:11.) Makabibili ito ng mga bagay na ito mula kay 
Kristo Jesus, ang isa na kumakatok sa pinto, kung 
magiliw nitong papapasukin at aasikasuhin si Jesus. 
(Ihambing ang Isa 55:1, 2.) Kinailangan nitong ma- 
ging nakapagpapasigla sa init (ihambing ang Aw 
69:9: 2Co 9:2: Tit 2:14) o nakapagpapaginhawa sa la- 
mig (ihambing ang Kaw 25:13, 25), ngunit huwag 
manatiling malahininga.---Apo 3:14-22. 


LAPIDOT [posible, Mga Sulo: Mga Kislap ng 
Kidlat]. Ang asawa ng propetisang Israelita na si 
Debora.---Huk 4:4. 


LARAWAN [sa Ingles, image]. Anumang rep- 
resentasyon o wangis ng isang persona o bagay. 
--Mat 22:20. 

Bago lalangin ng Diyos ang tao, sinabi niya, “Ga- 
win natin ang tao ayon sa ating larawan [o, anino, 
anyo], ayon sa ating wangis.” (Gen 1:26, 27, tlb sa 
Rbi8) Yamang sinabi ng Anak ng Diyos na ang ka- 
niyang Ama ay “Espiritu,” hindi posibleng maging 
magkawangis sa pisikal ang Diyos at ang tao. (Ju 
4:24) Sa halip, ang tao ay may mga katangiang nag- 
papaaninag, o nagpapamalas, niyaong taglay ng ka- 
niyang makalangit na Maylikha, mga katangiang 
malinaw na nagpapakita ng kaibahan ng tao sa mga 
hayop. (Tingnan ang ADAN Blg. 1.) Bagaman siya'y 
larawan ng kaniyang Maylalang, ang tao ay hindi gi- 
nawa upang pag-ukulan ng pagsamba. 

Kung paanong ang sariling anak ni Adan na si Set 
(bagaman ipinanganak sa kaniya noong hindi na 
siya sakdal) ay “ayon sa wangis ni Adan, ayon sa ka- 
niyang larawan (Gen 5:3), ang pagkakatulad ng 
wangis ni Adan sa Diyos ay nagpakilala sa kaniya 
noong pasimula bilang ang makalupang anak ng 
Diyos. (Luc 3:38) Sa kabila ng pagkahulog ng tao sa 


LARAWAN 


di-kasakdalan, ang bagay na ginawa ang tao noong 
pasimula ayon sa larawan ng Diyos ay binanggit 
pagkatapos ng Baha noong panahon ni Noe bilang 
saligan ng batas ng Diyos na nagpapahintulot sa 
mga tao na magsilbing mga tagapaglapat ng kama- 
tayan sa mga mamamaslang. (Gen 9:5, 6; tingnan 
ang TAGAPAGHIGANTI NG DUGO.) Sa mga tagubilin sa 
mga Kristiyano may kinalaman sa talukbong sa ulo 
ng mga babae, sinabihan ang mga lalaking Kristi- 
yano na hindi sila dapat maglagay ng gayong taluk- 
bong, yamang ang lalaki “ay larawan at kaluwalha- 
tian ng Diyos,” samantalang ang babae naman ay 
kaluwalhatian ng lalaki.--1Co 11:7. 


Ang antas ba ng pagpapaaninag 
ni Jesus ng wangis ng kaniyang 
Ama ay hindi nagbago? 


Ang panganay na Anak ng Diyos, na nang mag- 
laon ay naging ang taong si Jesus, ay larawan ng ka- 
niyang Ama. (2Co 4:4) Yamang maliwanag na ang 
Anak na iyon ang kausap ng Diyos nang sabihin 
Niya, “Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan,” 
ang Anak ay kawangis na ng kaniyang Ama, ang 
Maylalang, mula pa noong siya'y lalangin. (Gen 
1:26; Ju 1:1-3, Col 1:15, 16) Noong narito siya sa 
lupa bilang isang taong sakdal, ipinaaninag niya ang 
mga katangian at personalidad ng kaniyang Ama sa 
sukdulang antas na posibleng maabot ng tao, anu- 
pat masasabi niya na “siya na nakakita sa akin ay 
nakakita rin sa Ama.” (Ju 14:9, 5:17, 19, 30, 36; 8:28, 
38, 42) Gayunman, tiyak na naging higit pa ang 
pagkakawangis na ito noong buhaying-muli si Jesus 
ng kaniyang Ama, ang Diyos na Jehova, tungo sa 
buhay bilang espiritu at nang ipagkaloob Niya sa ka- 
niya ang “lahat ng awtoridad .. . sa langit at sa 
lupa.” (1Pe 3:18; Mat 28:18) Yamang dinakila noon 
ng Diyos si Jesus sa “isang nakatataas na posisyon,” 
naipaaninag ng Anak ng Diyos ang kaluwalhatian 
ng kaniyang Ama sa antas na mas nakahihigit kay- 
sa noong bago niya lisanin ang langit upang puma- 
rito sa lupa. (Fil 2:9, Heb 2:9) Mula noon, siya “ang 
eksaktong larawan ng mismong sarili ng Diyos." 
--Heb 1:2-4. 

Ang lahat ng pinahirang miyembro ng kongrega- 
syong Kristiyano ay patiunang itinatalaga ng Diyos 
na “maitulad sa larawan ng kaniyang Anak.” (Ro 
8:29) Si Kristo Jesus ang kanilang huwaran hindi la- 
mang sa paraan ng kanilang pamumuhay, habang 
sinusundan nila ang kaniyang mga yapak at tinutu- 
laran ang kaniyang landasin at mga daan, kundi 
pati sa kanilang kamatayan at pagkabuhay-muli. 
(1Pe 2:21-24: 1Co 11:1, Ro 6:5) Matapos taglayin ang 
makalupang “larawan niyaong isa na gawa sa ala- 
bok [si Adan],” tataglayin naman nila bilang mga 


LARAWAN NG HAYOP 


espiritung nilalang “ang larawan niyaong isa na ma- 
kalangit [ang huling Adan, si Kristo Jesus].” (1Co 15: 
45, 49) Samantalang nabubuhay sila sa lupa, may 
pribilehiyo sila na ipaaninag ang kaluwalhatian ni 
Jehova tulad ng mga salamin, kaluwalhatiang su- 
misikat sa kanila mula sa Anak ng Diyos anupat 
unti-unti silang binabagong-anyo tungo sa lara- 
wang inihahatid ng Anak na iyon na nagpapaani- 
nag ng kaluwalhatian ng kaniyang Ama. (2Co 3:18, 
4:6) Sa gayon ay nilalalang ng Diyos sa kanila ang 
isang bagong personalidad, isa na nagpapaaninag, 
o larawan, ng kaniya mismong banal na mga kata- 
ngian.---Efe 4:24: Col 3:10. 

Ang Larawan ng Mabangis na Hayop. 
tapos ng pangitain tungkol sa isang maba- 


Pagka- 


186 


may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos ngunit hindi 
pinag-ukulan ng pagpapakundangan, o pagsamba, 
gaya halimbawa sa pananalangin o paghahain. Ga- 
yunman, kung minsan ay ginagamit ang mga lara- 
wan may kaugnayan sa idolatriya. Para sa pagta- 
lakay sa di-wastong paggamit ng mga larawan, 
tingnan ang IDOLO, IDOLATRIYA, IMAHEN. 


LARAWAN NG HAYOP. 


WAN. 


LARO AT PALARO, MGA. Sa pasimula pa 
lamang ng kasaysayan ng tao ay namalas na ang 
interes ng mga tao sa dibersiyon at paglilibang. Si- 
nasabing kay Jubal, sa ikapitong salinlahi mula kay 


Tingnan ang LARA- 


ngis na hayop na may pitong ulo na uma- 
hon mula sa dagat, nakita ng apostol na si 
Juan ang pangitain tungkol sa isang ha- 
yop na may dalawang sungay na umaa- 
hon mula sa lupa, anupat nagsasalitang 
gaya ng isang dragon at nagsasabi sa mga 
tumatahan sa lupa na “gumawa ng isang 
larawan ng mabangis na hayop [na may 
pitong ulo].” (Apo 13:1, 2, 11-14) Ang mga 
hayop ay palaging ginagamit sa Bibliya 
bilang mga sagisag ng pulitikal na mga 
pamahalaan. Samakatuwid, ang larawan 
ng mabangis na hayop na may pitong ulo 
ay tiyak na isang ahensiya na nagpapaa- 
ninag ng mga katangian at kalooban ng 


HAH 
@ D 


“Game board” mula sa Ur 


pulitikal na sistema na nagpupuno sa da- 
igdig at kinakatawanan ng mabangis na hayop na 
may pitong ulo. Makatuwiran lamang na mayroon 
din itong pitong ulo at sampung sungay tulad ng ki- 
nakatawanan nitong mabangis na hayop na mula sa 
dagat. Kaya naman kapansin-pansin na isa pang 
hayop na may pitong ulo, na iba pa sa mabangis na 
hayop na mula sa dagat, ang inilalarawan sa Apoca- 
lipsis kabanata 17. Ang kahulugan nito, pati ng ma- 
bangis na hayop na may pitong ulo at ng hayop 
na may dalawang sungay, ay tinatalakay sa HAYOP, 
MAKASAGISAG NA MGA. 

Pagkatapos ng unang pagkabanggit dito sa Apo- 
calipsis kabanata 13, ang larawan ng hayop ay pa- 
lagi nang tinutukoy kasama ng mabangis na hayop, 
partikular na may kaugnayan sa pagsamba sa ma- 
bangis na hayop na iyon at sa pagtanggap sa marka 
niyaon. May bahagi rin sa mga bagay na ito ang la- 
rawan ng hayop.--Apo 14:9-11, 15:2, 16:2, 19:20, 
20:4: tingnan ang MARKA. 

Paggamit ng mga Larawan. May ilang bagay 
na inanyuan ayon sa wangis ng mga halaman, 
mga bulaklak, mga hayop, at maging mga kerubin 
na ginawa ayon sa utos ni Jehova. Ang mga ito 
ay nagsilbing makasagisag na mga paglalarawan 


Adan, “nagpasimula ang lahat niyaong humahawak 
ng alpa at ng pipa.” (Gen 4:21) Sa paglipas ng pana- 
hon, noong yugto pagkaraan ng Baha, naimbento 
rin ang mga laro. 

Sa Ehipto at Mesopotamia. Sa nakapangalat 
na mga lugar sa Ehipto, Palestina, at Mesopotamia, 
nakahukay ang mga arkeologo ng iba't ibang uri ng 
mga game board, mga dice, at mga bagay na gina- 
gamit sa mga laro, anupat ang ilan sa mga ito ay 
umiral bago pa ang panahon ni Abraham. Sa isang 
relyebe naman mula sa pintuang-daan ng isang 
templo sa Ehipto ay inilalarawan si Ramses III na 
nakikipaglaro ng isang larong kahawig ng dama sa 
isa sa kaniyang mga babae. Noon, ang karamihan sa 
mga laro ay ginagamitan ng dice o ng mga patpat 
na inihahagis upang malaman ang magiging takbo 
ng laro. 

Bukod sa mga tagpo ng pagsasayaw at pagtugtog 
ng mga instrumento sa musika, ang mga ipinintang 
larawan sa Ehipto ay kakikitaan din ng mga tagpo 
ng mga batang babaing Ehipsiyo na naglalaro ng 
mga bola, anupat inihahagis at sinasalo ang mga 
iyon nang salitan. Ang ibang mga laro noon ng mga 
kabataan, gaya ng hilahan, ay nangangailangan na- 


187 


man ng mga koponan ng manlalaro. Popular din 
noon ang mga holen. 

Sa Israel. Walang tuwirang pagtukoy sa Bibli- 
ya hinggil sa mga laro ng mga Hebreo, ngunit may 
mga pahiwatig ito tungkol sa ilang anyo ng paglili- 
bang bukod pa sa musika, pag-awit, pagsasayaw, at 
pag-uusap. Ang Zacarias 8:5 ay bumabanggit ng 
mga batang naglalaro sa mga liwasan, at sa Job 21: 
11, 12 ay may binabanggit naman na pag-awit at 
pagsasayaw ng mga batang lalaki. Noong panahon 
ni Jesus, naging laro ng mga bata ang paggaya sa 
masasaya at malulungkot na mga pangyayari. (Mat 
11:16, 17) Sa mga paghuhukay sa Palestina, may na- 
sumpungang mga laruan ng mga bata gaya ng mga 
rattle, mga pito, at maliliit na palayok at karo. Ang 
Job 41:5 ay maaaring nagpapahiwatig ng pag-aala- 
ga ng maaamong ibon. Lumilitaw na noon ay nag- 
sasanay sila sa pagpana ng mga palaso at pagpapa- 
hilagpos sa isang tudlaan. (1Sa 20:20-22, 35-40, 
Huk 20:16) Gayunman, waring ang mga Judio ay 
hindi nagsagawa ng mga larong may paligsahan 
hanggang noong yugtong Heleniko. 

Popular noon sa Israel ang mga bugtong at mga 
larong palaisipan, gaya ng ipinakikita ng paghaha- 
rap ni Samson ng bugtong sa mga Filisteo.---Huk 
14:12-14. 

Sa Gresya. Humigit-kumulang noong panahong 
magsimulang humula si Isaias sa Juda, pinasimu- 
lang ilunsad ng mga Griego ang kanilang bantog na 
mga paligsahan ng mga atleta para sa Olympic bi- 
lang parangal kay Zeus, noong taong 776 B.C.E. Ba- 
gaman nanatiling pinakabantog ang mga palaro sa 
Olympia, tatlo pang Griegong bayan ang naging 
mahahalagang sentro ng mga paligsahan. Sa Isth- 
mus malapit sa Corinto ginaganap ang Palarong 
Isthmian, na itinalagang sagrado para kay Poseidon. 
Sa Delphi naman idinaraos ang Palarong Pythian, 
samantalang ang Palarong Nemean, na isa ring pa- 
rangal kay Zeus, ay ginaganap malapit sa Nemea. 

Noon, tuwing ikaapat na taon idinaraos ang Pala- 
rong Olympic at mayroon itong malalim na kaugna- 
yan sa relihiyon. Prominenteng mga bahagi ng ka- 
pistahang ito ang relihiyosong mga paghahain at 
ang pagsamba sa apoy ng Olympic. Tuwing ikala- 
wang taon naman ginaganap ang Palarong Isthmi- 
an, malapit sa Corinto. 

Kabilang sa pangunahing programa ng lahat ng 
paligsahan ang takbuhan, pakikipagbuno, boksing, 
paghahagis ng discus at diyabelin, karera ng mga 
karo, at iba pang mga laro. Nananata noon ang mga 
kalahok na tutuparin nila ang mahigpit na sampung 
buwang iskedyul ng pagsasanay, anupat ginugugol 
nila rito ang malaking bahagi ng kanilang pana- 
hon. Istriktong pinangangasiwaan naman ng mga 
hurado na naninirahan kasama ng mga kalahok 


LARO AT PALARO, MGA 


ang iskedyul ng pagsasanay. Kadalasan, ang mga 
nagsasanay ay pinag-eensayo sa ilalim ng mga ka- 
lagayang mas mahirap pa kaysa sa aktuwal na pa- 
ligsahan, anupat ang mga mananakbo ay nagsasa- 
nay na may mga pabigat sa kanilang mga paa at 
ang mga boksingero naman ay nagsasanay nang 
nakasuot ng mabibigat na uniporme. Kadalasan na, 
maraming taon ang ginugugol para malinang ng 
isang tao ang kinakailangang mga katangian upang 
manalo sa mga palaro. Ang gantimpala noon ay 
isang simpleng putong o koronang dahon, anupat li- 
gaw na olibo ang ginagamit sa Palarong Olympian, 
mga dahon naman ng pino sa Palarong Isthmian, la- 
urel sa Palarong Pythian, at ligaw na seleri sa Pala- 
rong Nemean. Kadalasa'y idinidispley noon sa dulo 
ng takbuhan sa tabi ng reperi ang gantimpala, 
anupat gumaganyak ito sa mga kalahok sa mga 
takbuhan na lubusang magpunyagi samantalang 
itinutuon nila ang kanilang mata sa gantimpala. Ga- 
yunman, ang hindi pagsunod sa mga alituntunin ay 
magbubunga ng diskuwalipikasyon. Bago at pagka- 
tapos ng okasyon, o sa panahon nito, ang mga pala- 
ro ang paksa ng usapan ng lahat. Ang mga nana- 
long atleta ay pinapupurihan, iniidolo, binibigyan 
ng maraming regalo, at ipinagpipiging. Pinagkaka- 
looban naman ng Corinto ng panghabang-buhay na 
pensiyon ang mga atletang nagwawagi. 

Sa Roma. Ibang-iba ang mga palarong Romano 
sa mga palarong Griego, anupat ang pangunahing 
mga bahagi ng mga ito ay paglalaban ng mga glad- 
yador at iba pang mga pagtatanghal ng matinding 
kalupitan. Ang mga paligsahan ng mga gladyador 
ay orihinal na nagsimula noong ikatlong siglo B.C.E. 
bilang isang relihiyosong serbisyo sa mga libing: 
maaaring may malapit na kaugnayan ang mga ito 
sa sinaunang paganong mga ritwal kung saan ang 
mga mananamba ay naghihiwa ng kanilang sarili, 
anupat hinahayaan nilang dumanak ang kanilang 
dugo bilang parangal sa kanilang mga diyos o sa ka- 
nilang mga patay. (1Ha 18:28, ihambing ang pagba- 
bawal ng gayong mga kaugalian sa Israel sa Lev 
19:28.) Noong dakong huli, ang mga palarong Roma- 
no ay iniaalay na sa diyos na si Saturno. Wala nang 
hihigit pa sa mga ito sa kalupitan at kawalang- 
habag. Minsan ay nagdaos si Emperador Trajan ng 
mga palarong nagtampok ng 10,000 gladyador, na 
ang karamihan ay naglaban hanggang sa kamata- 
yan bago natapos ang palaro. Mayroon ding ilang 
senador, mga babaing “maharlika,” at isang empe- 
rador, si Commodus, na pumasok sa arena ng mga 
gladyador. Pasimula noong panahon ni Nero, mara- 
ming Kristiyano ang pinatay sa mga palabas na ito. 

Mga Palarong Pagano na Dinala sa Palestina. 
Noong panahon ng paghahari ni Antiochus Epiph- 
anes noong ikalawang siglo B.C.E., dinala sa Is- 
rael ng Helenisadong mga Judio ang kultura at 


LARO AT PALARO, MGA 


atletikong mga paligsahan ng mga Griego, at isang 
himnasyo ang itinayo sa Jerusalem, ayon sa unang 
kabanata ng Apokripal na aklat ng Unang Macabeo. 
Sa 2 Macabeo 4:12-15, binabanggit na pinabayaan 
maging ng mga saserdote ang kanilang mga tung- 
kulin upang makibahagi sa mga palaro. Ngunit ma- 
higpit na tinutulan ng iba ang gayong pagtanggap 
sa paganong mga kaugalian. 

Noong unang siglo B.C.E., nagtayo si Herodes na 
Dakila ng isang dulaan sa Jerusalem, ng isang am- 
piteatro sa kapatagan, at ng isang dulaan at ampi- 
teatro sa Cesarea, at itinatag niya ang pagdaraos ng 
mga palaro tuwing ikalimang taon bilang parangal 
kay Cesar. Bukod pa sa pakikipagbuno, karera ng 
mga karo, at iba pang mga paligsahan, naglunsad 
siya ng mga palarong nagmula sa mga palarong Ro- 
mano, anupat nagsaayos siya ng mga labanan ng 
mababangis na hayop o kaya'y pinaglalaban niya 
ang gayong mga hayop at ang mga taong hinatulan 
ng kamatayan. Ayon kay Josephus, dahil sa lahat ng 
ito, nagsabuwatan ang nagalit na mga Judio upang 
paslangin si Herodes ngunit nabigo sila.---Jewish 
Antiquities, XV, 267-291 (viii, 1-4): XV, 331-341 
(ix, 6). 

Ang Pangmalas ng mga Kristiyano. Inila- 
had ni Tertullian, na isang manunulat noong ikala- 
wa at ikatlong siglo C.E., ang posisyon ng unang 
mga Kristiyano hinggil sa mga libangang pangkara- 
niwan noon sa mga Romano. Sinabi niya na ang 
mga Kristiyano ay “walang pakialam, sa pananalita, 
panonood o pakikinig, sa kabaliwan ng sirkus, sa ka- 
walang-kahihiyan ng dulaan, sa kalupitan ng arena, 
sa kapalaluan ng himnasyo.” Idinagdag niya: “Bakit 
kayo magagalit sa amin, kung tinatanggap namin 
na may ibang mga kaluguran? . . . tinatanggihan 
namin ang nakalulugod sa inyo: ang nakalulugod sa 
amin ay hindi nagbibigay-kasiyahan sa inyo.” (Apo- 
logy, XXXVIII, 4, 5) May kinalaman sa pagsasanay 
sa katawan o disiplina sa kabuuan, binuod ng apos- 
tol na si Pablo ang saloobin ng mga Kristiyano sa 
payo niya kay Timoteo sa 1 Timoteo 4:7-10. 

Ginamit sa mga Ilustrasyon. Buong-husay 
na ginamit nina Pablo at Pedro ang mga bahagi ng 
ilang palaro upang ilarawan ang mga puntong itinu- 
turo nila. Naiiba sa gantimpalang hinahangad ng 
mga kalahok sa mga palarong Griego, ang koronang 
pinagsisikapang matamo ng isang pinahirang Kris- 
tiyano ay hindi isang lumilipas na putong na dahon, 
kundi ang gantimpalang imortal na buhay. (1Pe 1: 
3, 4; 5:4) Kailangan niyang tumakbo taglay ang de- 
terminasyong makamit ang gantimpala at dapat ni- 
yang panatilihing nakatuon doon ang kaniyang mga 
mata, ang paglingon sa likuran ay kapaha-paha- 
mak. (1Co 9:24, Fil 3:13, 14) Upang hindi maging 
diskuwalipikado, dapat siyang makipaglaban ayon 
sa mga alituntunin ng isang malinis na pamumu- 


188 


hay. (2Ti 2:5) Mahalaga ang pagpipigil sa sarili, di- 
siplina sa sarili, at pagsasanay. (1Co 9:25: 1Pe 5:10) 
Ang mga pagsisikap ng isang Kristiyano ay dapat 
niyang ipuntiryang mabuti, na isinasaisip ang ta- 
gumpay, kung paanong ang mga suntok ng isang 
sinanay na boksingero ay tumatama at hindi nag- 
aaksaya ng lakas, ngunit ang pinupuntirya ng mga 
suntok ng Kristiyano ay hindi tao, kundi mga bagay, 
kabilang na rito yaong mga nasa loob niya mismo, 
na maaaring maging dahilan upang mabigo siya. 
(1Co 9:26, 27: 1Ti 6:12) Ang lahat ng nakasasagabal 
na pabigat at ang nakasasalabid na kasalanan ng 
kawalan ng pananampalataya ay kailangang ali- 
sin, kung paanong hinuhubad ng mga kalahok sa 
mga takbuhan ang nakasasagabal na damit. Ang 
Kristiyanong mananakbo ay kailangang handa sa 
isang takbuhan na nangangailangan ng pagbabata, 
at hindi sa takbuhang pabilisan sa isang maikling 
distansiya.--Heb 12:1, 2. 

Sa Hebreo 12:1, mapapansing binabanggit ni Pa- 
blo na “napalilibutan tayo” ng isang malaking “ulap 
ng mga saksi [sa Gr., marty ron].” Hindi isang pu- 
lutong ng mga nagmamasid ang tinutukoy niya rito 
at ipinakikita ito ng nilalaman ng naunang kabana- 
ta na tinukoy ni Pablo nang sabihin niya, “Kung ga- 
yon nga, . . . ” Samakatuwid, pinasisigla ni Pablo ang 
mga Kristiyano na magpatuloy sa takbuhan sa pa- 
mamagitan ng pagtatawag-pansin, hindi sa mga ta- 
gapagmasid lamang, kundi sa maiinam na halimba- 
wa ng iba na mga mananakbo rin, at partikular 
niyang hinihimok ang mga Kristiyano na tuminging 
mabuti sa isa na nagtagumpay na at ngayon ay ka- 
nilang Hukom, si Kristo Jesus. 

Ang ilustrasyon sa 1 Corinto 4:9 ay maaaring ha- 
law sa mga paligsahang Romano, anupat dito ay ini- 
hahambing si Pablo at ang kaniyang mga kapu- 
wa apostol sa mga taong nasa panghuling palabas 
sa arena--yamang karaniwan nang inihuhuli noon 
ang pinakamadugong palabas, at yaong mga inire- 
reserba para roon ay tiyak na mamamatay. Maaa- 
ring mga palarong Romano rin ang ipinahihiwatig 
ng Hebreo 10:32, 33. (Tingnan ang DULAAN, TEA- 
TRO.) Sa katunayan, maaaring si Pablo mismo ay na- 
hantad sa mga panganib ng mga palarong Romano, 
yamang sa 1 Corinto 15:32 ay may tinutukoy siyang 
"pakikipaglaban sa mababangis na hayop sa Efeso." 
Ipinapalagay ng ilan na malayong mangyari na ang 
isang mamamayang Romano ay ihaharap sa maba- 
bangis na hayop sa arena, at iminumungkahi nila na 
ang pananalitang ito ay ginamit sa makasagisag na 
paraan upang tumukoy sa tulad-hayop na mga ma- 
nanalansang sa Efeso. Gayunman, ang pananali- 
ta ni Pablo sa 2 Corinto 1:8-10 tungkol sa napakalub- 
hang panganib na naranasan nila sa distrito ng 
Asia, na kinaroroonan ng Efeso, at tungkol sa pagli- 
ligtas sa kaniya ng Diyos mula sa “gayon kalaking 


189 


bagay na gaya ng kamatayan" ay tiyak na mas tu- 
tugma sa pakikipaglaban sa literal na mababangis 
na hayop sa arena kaysa sa pananalansang ng mga 
tao kay Pablo sa Efeso. (Gaw 19:23-41) Kung gayon, 
maaaring isa ito sa ilang karanasan ni Pablo kung 
saan nalagay siya sa “bingit ng kamatayan” sa kani- 
yang ministeryo.--2Co 11:23, tingnan ang PAGLILI- 
BANG. 


LARYO. Karaniwan na, isang materyales para 
sa pagtatayo na gawa sa putik o luwad na pinatigas. 
Mula pa noong sinaunang panahon, ang laryo (sa 
Heb., leve:nah” sa Ingles, brick) ay malawakan nang 
ginamit sa mga lupain sa Bibliya. Ang mga taga- 
pagtayo ng sinaunang Babel ay walang nasumpu- 
ngang bato sa kapaligiran ng lugar na pinili nila 
para sa kanilang lunsod, at dahil dito, mga laryo 
ang ginamit nila sa halip na bato, at bitumen ang 
nagsilbing argamasa para sa kanila. Lumilitaw na sa 
hurnuhan pinatutuyo noon ang mga laryo, samaka- 
tuwid nga, pinatitigas “sa pamamagitan ng apoy.” 
(Gen 11:3) Sa sinaunang Ehipto, ang inaliping mga 
Israelita ay nagtrabaho sa paggawa ng laryo. Lalo 
pang pinahirap ang kalagayan nila nang sila na 
mismo ang pinagtipon ng dayami habang dati pa 
ring dami ng mga laryo ang ipinagagawa sa kanila. 
(Exo 5:7-19) Sa Lupang Pangako, patuloy na gu- 
mamit ng mga laryo ang mga Israelita sa gawa- 
ing pagtatayo, bagaman waring mas nagugustuhan 
noon ang bato. (Isa 9:10) Bagaman may saganang 
bato sa mga burol ng Palestina, sa ilang seksiyon ay 
kakaunti ang makukuhang de-kalidad na bato para 
sa pagtatayo. Kaya naman sa mabababang lupain, 
sa mga lunsod na gaya ng Jerico at Ezion-geber, 
hindi lamang sa mga pader ng lunsod ginamit ang 
mga laryo kundi pati rin sa mga tirahan. Sa maka- 
bagong panahon, sa mga bahagi ng Sirya at Pales- 
tina, yari sa tinabas na bato ang ilang bahagi ng 
mga bahay roon samantalang yari naman sa lar- 
yong pinatuyo sa araw ang iba pang bahagi, anupat 
tinabas na bato ang ginagamit sa mga pader na pi- 
nakahantad sa mga bagyo ng tagyelo. 

Kapag ginagawa ang laryo, pagkatapos alisin 
mula sa putik o luwad ang anumang napahalong 
substansiya, karaniwang nilalagyan iyon ng dayami 
na tinadtad nang pino o ng iba pang materya ng ha- 
laman. Pinatutunayan ito ng pananalita sa Anastasi 
Papyri, mula sa sinaunang Ehipto, na kababasahan: 
“Walang sinumang makapaghulma ng mga laryo, at 
walang dayami sa paligid.” (Life in Ancient Egypt, 
ni A. Erman, 1894, p. 117) Bagaman nakasumpong 
ng mga laryong walang dayami sa Ehipto, maliwa- 
nag na isa itong eksepsiyon at hindi ito naglalaan ng 
makatuwirang saligan para isiping gumawa na la- 
mang ang mga Israelita ng mga laryong walang da- 


LARYO 


yami nang sila na mismo ang sapilitang pinakuha 
ng mga iyon. Ipinakikita ng mga eksperimentong 
isinagawa nitong nakaraang mga taon na kapag ni- 
lalagyan ng dayami ang luwad, nagiging mas ma- 
dali itong hubugin at ang mga laryong ginawa mula 
sa mga ito ay tatlong ulit na mas matibay. 

Ang pinaghalong putik, o luwad, at dayami ay bi- 
nabasa ng tubig, tinatapak-tapakan ng mga paa, at 
pagkatapos ay hinuhubog sa pamamagitan ng mga 
kamay o ng “hulmahan ng laryo" (sa Heb., mal-ben7 
Na 3:14) na may apat na gilid at yari sa kahoy. Ma- 
lamang na binubudburan muna ng tuyong lupa ang 
mga gilid ng mga hulmahan upang maging mas 
madaling matanggal ang mga hulmahan. Kadala- 
san, habang basa pa ang laryo, tinatatakan ito ng 
marka ng naghaharing monarka. Pagkatapos nito, 
ang mga laryo ay ibinibilad sa araw o niluluto sa 
hurnuhan upang matuyo. 

Sa Babilonia, karaniwan nang sa hurnuhan pina- 
tutuyo ang mga laryo, at sa pangkalahatan ang mga 
laryong ito ay ginagamit sa mga pader ng lunsod at 
sa mga pader at mga sahig ng mga palasyo. Kung 
minsan, ang mga laryong pinatuyo sa araw ay gina- 
gamit sa loob ng mga gusali o inilalatag na kasama 
ng mga laryong pinatuyo sa apoy sa halinhinang 
mga suson na mga ilang piye ang kapal. Sa Ehipto, 
Asirya, at Palestina naman, waring mas pangkara- 
niwang patuyuin ang mga laryo sa araw. Mas ma- 
taas ang kalidad ng mga laryong niluto sa hurnuhan 
kaysa sa mga laryong pinatuyo sa araw. Ang huling 
nabanggit ay naaagnas kapag nababad sa baha at 
natutuyot naman sa matinding init ng tag-araw. 
Gayunman, sa ilang kaso, naging napakatitibay ng 
mga laryong pinatuyo sa araw, gaya niyaong mga 
nasa Ezion-geber, na tumagal nang maraming sig- 
lo.-- Tingnan ang HURNUHAN. 

Dahil malawakang ginamit ang mga laryong pina- 
tuyo sa araw, mauunawaan natin kung bakit hindi 
natuklasan sa loob ng maraming siglo ang mga lugar 
ng ilang sinaunang lunsod. Ang gumuhong mga lar- 
yo ng dating mga lunsod ay naging mga bunton ng 
lupa na kahawig na kahawig ng lupa sa palibot ng 
mga ito. Sa Palestina at Sirya, kalimitang nasa mga 
bunton na ito ang mga guho ng ilang lunsod. 

Iba't iba ang laki at hugis ng mga laryo. Sa Ehipto, 
pangkaraniwan noon ang mga laryong parihaba, at 
hugis-kalsong mga laryo naman ang ginamit sa pag- 
gawa ng mga arko. Humigit-kumulang, ang mga lar- 
yong Ehipsiyo ay may haba na 36 hanggang 51 sen- 
timetro (14 hanggang 20 pulgada), may lapad na 
15 hanggang 23 sentimetro (6 hanggang 9 na pulga- 
da), at kapal na 10 hanggang 18 sentimetro (4 hang- 
gang 7 pulgada). Sa Babilonia, may nasumpungang 
mga laryong kuwadrado, biluhaba, tatsulok, at hugis- 
kalso. Gayunman, ang laryo noong dakong huli, gaya 


LASA 


niyaong mula sa panahon ni Nabucodonosor, ay ka- 
raniwan nang kuwadrado, anupat mga 30 sentimet- 
ro (12 pulgada) ang diyametro. 

Binabanggit na noong panahon ni Isaias, gumawa 
ang Israel ng haing usok sa ibabaw ng mga laryo, at 
maaaring tumutukoy ito sa sahig ng dako para sa 
paghahandog ng hain o sa mga tisa ng bubong. 
--Isa 65:3. 


LASA. Isang lugar na binanggit sa deskripsiyon 
ng hangganan ng Canaanita. (Gen 10:19) Hindi ti- 
yak kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Maaa- 
ring ang Lasa ay “malapit” sa Zeboiim (NW, JP 
[1962 ed.]) o maaaring ang saklaw ng hangganan 
ng Canaanita ay mula sa palibot ng Zeboiim “hang- 
gang sa” Lasa. (AT; RS: JB) Batay sa pagtukoy ni Je- 
rome at sa tradisyong Judio, marami ang nagsasabi 
na ang Lasa ay nasa Callirrhoe, malapit sa silanga- 
ning baybayin ng Dagat na Patay sa timog ng Wadi 
Zarqa Martin. Iniuugnay naman ng iba ang Lasa sa 
Lais (Dan). 


LASARON. Isang maharlikang Canaanitang 
lunsod. Ang hari nito ay tinalo ng mga Israelita sa 
ilalim ng pangunguna ni Josue. (Jos 12:7, 8, 18) Ka- 
raniwang ipinapalagay na ang Lasaron ay ang dis- 
tritong tinatawag na Sarona, na ayon kay Eusebius 
ay nasa pagitan ng Bundok Tabor at ng Dagat ng 
Galilea. Posibleng ang makabagong Sarona (Sharo- 
na), na mga 10 km (6 na mi) sa TK ng Tiberias, ang 
lokasyon ng sinaunang lugar na ito. 


LASEA. Isang Cretenseng lunsod malapit sa 
daungang tinatawag na Magagandang Daungan. 
(Gaw 27:8) Ang Lasea ay kadalasang iniuugnay sa 
mga guho na mga 8 km (5 mi) sa S ng makabagong 
Kaloi Limniones (Magagandang Daungan). 


LASON. 


LATA [sa Ingles, tin]. Isang metal na kulay pu- 
ting mangasul-ngasul at napakadaling hubugin. Sa 
anim na produkto ng hurno ng sinaunang metalur- 
hiko, ang lata ang pinakamadaling matunaw, anu- 
pat natutunaw kahit sa mababang temperatura na 
232° C. (449° F.). (Eze 22:18, 20) Ang orihinal na 
salitang Hebreo na bedhil’ ay nangangahulugang 
“yaong inihiwalay o ibinukod,” samakatuwid nga, 
mula sa mahahalagang metal sa pamamagitan ng 
pagtunaw. Isinalin din ito bilang “duming naipon.” 
--Isa 1:25. 

Walang mga minahan ng lata sa Palestina. Nang 
unang tukuyin ang lata di-nagtagal pagkatapos ng 
Pag-alis, ibinilang ito sa mahahalagang samsam sa 
digmaan na nakuha mula sa mga Midianita. (Bil 31: 
2, 22) Sa Tarsis kumukuha ng lata ang mga taga- 
Tiro. (Eze 27:12) Karamihan sa mabigat at maitim 


Tingnan ang KAMANDAG. 


190 


na oxide ng lata na tinatawag na Ccassiterite ay 
nanggaling sa buhanginan ng mga ilog sa Espanya 
at Inglatera. Waring ginamit ang lata sa paggawa ng 
mga hulog, sapagkat sa Zacarias 4:10 (kung saan bi- 
nabanggit ang “hulog”), ang mababasa sa tekstong 
Masoretiko ay “ang bato [o, pabigat], ang lata.” Sa 
Amos 7:7, 8, ang salitang Hebreo na isinalin bilang 
“hulog” ay maaaring mangahulugang lata o tingga. 
Ang pinakakapaki-pakinabang na gamit sa lata ay 
bilang panghalo na pampatigas. Sa sinaunang mga 
ispesimen ng bronse, may nasumpungang tanso na 
hinaluan ng 2 hanggang 18 porsiyentong lata. 


LATAG NG BATO. Isang dako sa Jerusalem, 
na may latag ng bato, kung saan umupo sa luklukan 
ng paghatol ang Romanong si Gobernador Poncio 
Pilato nang humarap sa kaniya si Jesu-Kristo upang 
litisin. (Ju 19:13) Sa Hebreo, ang lugar na ito ay ti- 
nawag na “Gabata,” isang salita na di-matiyak ang 
pinagkunan at posibleng nangangahulugang “bu- 
rol,” “mataas na dako,” o “hantad na lugar.” Ang pa- 
ngalang Griego nito, na Litho'stroton (Latag ng 
Bato), ay maaaring tumutukoy sa isang pari-parisu- 
kat na sahig, na may disenyong moseyk. 

Sa paanuman, ang “Latag ng Bato” kung saan hu- 
marap si Jesus kay Pilato ay nauugnay sa “palasyo 
ng gobernador.” (Ju 19:1-13) Maaaring ito ay isang 
hantad na dako sa harapan ng palasyo ni Herodes 
na Dakila, ipinapalagay naman ng ilang iskolar na 
ito'y isang lugar na malapit sa Tore ng Antonia 
o isang gitnang looban sa loob mismo ng Toreng 
iyon, sa HK ng bakuran ng templo. Gayunman, hin- 
di pa rin alam ang eksaktong lokasyon ng Latag ng 
Bato.--Tingnan ang ANTONIA, TORE NG, PALASYO NG 
GOBERNADOR. 


LATAK. Mga partikula na humihiwalay at naii- 
pon sa ilalim kapag pinatining ang alak. Limang 
beses na lumilitaw sa Kasulatan ang terminong 
ito, anupat laging nasa anyong pangmaramihan 
(sa Heb., shemarim'). Kapag ang mainam na alak 
ay “pinanatili sa latak” nang mahabang panahon 
upang maging laon, ito ay lumilinaw, tumatapang, 
at nagiging suwabe. (Isa 25:6) Sa kabilang dako na- 
man, kapag hinayaang mamuo sa latak ang alak na 
sa simula pa lamang ay hindi na maganda dahil sa 
mababang kalidad ng ubas, ang lasa o amoy nito ay 
hindi bumubuti. Ang mga bagay na ito ay bina- 
banggit ng mga propeta sa mga ilustrasyon. (Jer 
48:11: Zef 1:12) Gayundin, sa makasagisag na pana- 
nalita, sinasabi ng salmista na mapipilitan ang “la- 
hat ng balakyot sa lupa” na sairin ang kopa ng ga- 
lit ni Jehova, anupat iinumin nila pati ang latak 
nito, hanggang sa kahuli-hulihang mapait na patak. 
--Aw 75:8, ihambing ang Eze 23:32-34, tingnan 
ang ALAK AT MATAPANG NA INUMIN. 


191 


LATIN. Isang wika na kabilang sa Indo-Euro- 
peong pamilya at ang “magulang,” o pinagmulan, 
ng mga wikang Romanse, samakatuwid nga, Italya- 
no, Kastila, Pranses, Portuges, at Romaniano. Noong 
huling kalahatian ng ikalawang siglo C.E., pinalitan 
ng mga relihiyosong awtoridad ng Roma ang Latin 
ng Griego bilang ang wika ng Romanong diyosesis. 
Kabilang sa mga resulta nito ang paglalabas ng La- 
tin na Vulgate, na ginawa ni Jerome noong ikaapat 
at ikalimang siglo C.E., anupat pumapangalawa la- 
mang ito sa Griegong Septuagint bilang isang kila- 
lang sinaunang salin ng Bibliya. 

Latin ang wikang ginamit ng Imperyo ng Roma at 
samakatuwid, noong nasa lupa si Jesu-Kristo, ito 
ang opisyal na wika ng Palestina, bagaman hindi 
ang karaniwang wika ng taong-bayan. Kaya naman 
hindi kataka-takang makasumpong ng mga anyong 
Latin sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang sa- 
litang “Latin” mismo ay minsan lamang lumilitaw sa 
Bibliya, sa Juan 19:20, kung saan sinasabi sa atin na 
ang inskripsiyong inilagay sa ibabaw ni Jesus sa pa- 
hirapang tulos ay nakasulat sa Hebreo, Griego, at 
Latin. 

Ang Latin sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ay 
lumilitaw sa iba't ibang anyo. Kabilang dito ang ma- 
higit sa 40 Latin na pangalang pantangi ng mga tao 
at mga lugar, gaya ng Aquila, Lucas, Marcos, Pablo, 
Cesarea, at Tiberias. Masusumpungan sa bahaging 
ito ng Bibliya ang mga katumbas sa Griego ng 
mga 30 salitang Latin na pangmilitar, panghudisyal, 
pansalapi, at pambansa, gaya ng centurio (Mar 15: 
39, opisyal ng hukbo), denarius (Mat 20:2, denario), 
at speculator (Mar 6:27, tagapagbantay). Mayroon 
ding mga pananalita o mga idyomang Latin, gaya 
ng “sa pagnanais na palugdan ang pulutong” (Mar 
15:15) at kumukuha ng sapat na paniguro.” (Gaw 
17:9) Kung minsan, ang sintaks, o balangkas ng 
mga parirala at mga pangungusap, ay nagpapahi- 
watig ng impluwensiya ng Latin. Gayunman, pinag- 
tatalunan ng iba't ibang iskolar kung gaano karami 
ang mga ito. 

Ang karamihan sa mga anyong Latin ay masu- 
sumpungan sa Marcos at Mateo, anupat si Marcos 
ang gumamit ng pinakamaraming anyong Latin sa 
lahat ng iba pang mga manunulat ng Bibliya. Sumu- 
suporta ito sa paniniwala na isinulat niya sa Roma 
ang kaniyang Ebanghelyo at pangunahin nang para 
sa mga Gentil, partikular na sa mga Romano. Hindi 
gaanong gumamit si Pablo ng mga anyong Latin, 
wala nito sa Griegong Septuagint. 

Para sa mga umiibig sa Bibliya, ang pagkakaroon 
ng mga anyong Latin sa Kasulatan ay higit pa kay- 
sa sa isang kawili-wiling puntong akademiko. Kaa- 
yon ito ng ipinakikita ng Bibliya na ang Palestina ay 
sakop ng Roma noong nasa lupa si Jesu-Kristo. 


LAWA NG APOY 


Karagdagan pa, ipinakikita ng paggamit ng mga 
anyong Latin ng pinakamahuhusay na sekular na 
Griegong manunulat noong unang siglo na ang 
Kristiyanong Kasulatan ay talagang isinulat noong 
panahon ding iyon. Kaya naman ito ay nagsisil- 
bing higit na patotoo ng autentisidad ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan. 


LAUD. Ang salitang Hebreo na sha-lish' ay wa- 
ring nauugnay sa isang salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “tatlo.” (Ihambing ang Exo 14:7, tlb sa 
Rbi8.) Kaya naman, ang anyong pangmaramihan 
nito na sha-li:shim' sa 1 Samuel 18:6 ay isinasalin sa 
iba't ibang paraan bilang “mga panugtog na tatlo 
ang kuwerdas” (Ro), “mga panugtog na may tatlong 
kuwerdas” (Yg), at “mga laud” (NW), na siyang pi- 
napaboran ng ilang makabagong leksikon. Ang kon- 
teksto ng talatang ito ay nagpapahiwatig ng isang 
panugtog na magaan, yamang tinutugtog ito ng 
mga babaing Israelita samantalang umaawit at su- 
masayaw sila sa pagdiriwang ng mga tagumpay ni 
Haring Saul at ni David.-- 1Sa 18:6, 7. 


LAUREL [sa Heb., o7en]. Isang punungkahoy 
na evergreen, kadalasan ay tumutubo bilang isang 
palumpong ngunit maaaring tumaas nang hang- 
gang mga 15 m (50 piye). Ang buong punungkahoy 
(mga dahon, talob, mga ugat, at bunga) ay may la- 
ngis na matagal nang ginagamit sa medisina. Ang 
mga dahon nito ay biluhaba at tulad-katad at ma- 
kintab ang ibabaw. 

Ang punungkahoy na ito ay binanggit bilang pi- 
nakahuli sa ilang punungkahoy sa Isaias 44:14: ito 
ang tanging pagbanggit sa punungkahoy na ito sa 
Hebreong Kasulatan. Iniuugnay ng Lexicon in Vete- 
ris Testamenti Libros (nina L. Koehler at W. Baum- 
gartner, Leiden, 1958, p. 88) ang pangalang ito sa 
puno ng laurel (Laurus nobilis), karaniwan ding 
tinatawag na sweet bay tree. (Tingnan din ang 
The Interpreter's Dictionary of the Bible, inedit ni 
G. A. Buttrick, 1962, Tomo 2, p. 293.) Ang Laurus 
nobilis ay matatagpuan mula sa baybayin hang- 
gang sa gitnang mga rehiyon ng kabundukan ng 
Palestina at tumutubo rin sa iba pang mga bansa sa 
Mediteraneo. 

Ang mga dahon ng laurel ay ginamit ng sinau- 
nang mga Griego sa paggawa ng mga putong, na 
inilalagay sa mga ulo ng mga nagwagi sa Palarong 
Pythian at ibinibigay rin sa mga humahawak ng ka- 
tungkulan bilang sagisag ng karangalan. 


LAWA NG APOY. Ang pananalitang ito ay sa 
aklat ng Apocalipsis lamang lumilitaw at maliwa- 
nag na makasagisag. Ibinibigay mismo ng Bib- 
liya ang paliwanag at katuturan ng sagisag na 
ito sa pagsasabing: “Ito ay nangangahulugan ng 


LAWANG MATAMBO 


ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy."--Apo 
20:14: 21:8. 

Sa mga paglitaw nito sa aklat ng Apocalipsis, ipi- 
nakikita rin ng konteksto na makasagisag ang lawa 
ng apoy. Ang kamatayan ay sinasabing ihahagis sa 
lawa ng apoy na ito. (Apo 19:20, 20:14) Maliwanag 
na hindi maaaring literal na masunog ang kamata- 
yan. Karagdagan pa, ang Diyablo, isang di-nakiki- 
tang espiritung nilalang, ay ihahagis sa lawang ito. 
Palibhasa'y espiritu, hindi siya maaaring mapinsala 
ng literal na apoy.--Apo 20:10, ihambing ang Exo 
3:2 at Huk 13:20. 

Yamang ang lawa ng apoy ay kumakatawan sa 
“ikalawang kamatayan" at yamang sinasabi ng Apo- 
calipsis 20:14 na kapuwa ang “kamatayan at ang 
Hades" ay ihahagis doon, maliwanag na ang lawa ay 
hindi maaaring kumatawan sa kamatayang minana 
ng tao kay Adan (Ro 5:12), ni tumutukoy man ito sa 
Hades (Sheol). Samakatuwid, tiyak na sumasagisag 
ito sa ibang uri ng kamatayan, isa na hindi mapa- 
wawalang-bisa, sapagkat walang binabanggit ang 
ulat na ibibigay ng “lawa” yaong mga naroon, di- 
gaya ng gagawin ng Adanikong kamatayan at ng 
Hades (Sheol). (Apo 20:13) Kaya naman yaong mga 
hindi masusumpungang nakasulat sa “aklat ng bu- 
hay,” na mga di-nagsisising mananalansang sa so- 
beranya ng Diyos, ay ihahagis sa lawa ng apoy, na 
nangangahulugang walang-hanggang pagkapuksa, 
o ang ikalawang kamatayan.---Apo 20:15. 

Bagaman nililinaw ng nabanggit na mga teksto 
na ang lawa ng apoy ay makasagisag, ginagamit ito 
ng iba para suportahan ang paniniwala sa isang li- 
teral na dako ng apoy at pagpapahirap. Ginagamit 
nila ang Apocalipsis 20:10, dahil sinasabi nito na 
ang Diyablo, ang mabangis na hayop, at ang bula- 
ang propeta ay “pahihirapan araw at gabi magpaka- 
ilan-kailanman' sa lawa ng apoy. Gayunman, hin- 
di ito maaaring tumukoy sa pagpapahirap sa mga 
may-malay. Yaong mga ihahagis sa lawa ng apoy ay 
daranas ng “ikalawang kamatayan.” (Apo 20:14) Sa 
kamatayan ay walang kabatiran, o kamalayan, sa- 
makatuwid, walang pagkadama ng kirot o paghihi- 
rap.--Ec 9:5. 

Sa Kasulatan, ang maapoy na pagpapahirap ay 
iniuugnay sa pagkapuksa at kamatayan. Halim- 
bawa, sa Griegong Septuagint na salin ng Heb- 
reong Kasulatan, ang salita para sa pagpapahirap 
(ba'sa'nos) ay ilang ulit na ginagamit upang tumu- 
koy sa parusang kamatayan. (Eze 3:20, 32:24, 30) Sa 
katulad na paraan, hinggil sa Babilonyang Dakila, 
sinasabi ng aklat ng Apocalipsis na “ang mga hari 
sa lupa... ay tatangis at dadagukan ang kanilang 
sarili sa pamimighati dahil sa kaniya, kapag nakita 
nila ang usok na mula sa pagsunog sa kaniya, ha- 
bang nakatayo sila sa malayo dahil sa kanilang ta- 


192 


Ang lawing itim, isang ibong hindi angkop 
kainin ayon sa Kautusang Mosaiko 


kot sa pahirap [sa Gr., basa-nismou'] sa kaniya.” 
(Apo 18:9, 10) May kinalaman sa kahulugan ng pag- 
papahirap na ito, isang anghel ang nagpaliwanag: 
“Gayon ibubulid sa isang mabilis na paghahagis ang 
Babilonya na dakilang lunsod, at hindi na siya ma- 
susumpungan pang muli.” (Apo 18:21) Kaya naman, 
ang maapoy na pagpapahirap dito ay katumbas ng 
pagkapuksa, at sa kaso ng Babilonyang Dakila, ito 
ay walang-hanggang pagkapuksa.--Ihambing ang 
Apo 17:16, 18:8, 15-17, 19. 

Samakatuwid, yaong mga 'pahihirapan magpa- 
kailanman (mula sa Gr., ba-sa'nizo) sa lawa ng 
apoy ay daranas ng “ikalawang kamatayan” na mula 
roo'y wala nang pagkabuhay-muli. Ang kaugnay na 
salitang Griego na ba-sa'ni-stes' ay isinasalin bilang 
“tagapagbilanggo” sa Mateo 18:34. (RS, NW, ED, 
ihambing ang tal 30.) Sa gayon, yaong mga ihaha- 
gis sa lawa ng apoy ay mapipigilan, o “mabibilang- 
go,” nang walang hanggan sa kamatayan.---Ting- 
nan ang GEHENNA, PAHIRAP. 


LAWANG MATAMBBO. Tingnan ang MATAM- 
BONG LAWA. 


LAWIN [sa Heb., iyah”, "lawing itim” (sa Ing- 
les, black kite), da-ah, "lawing pula” (red kite), at 
marahil dai'yah, “lawing mandaragit” (glede), ma- 


Ang lawing-dagat, isang ibon na 
hindi ipinahintulot kainin sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko 


lamang ay isang uri ng lawin]. Ang lawin ay pi- 
nagsamang ibong maninila at ibong kumakain ng 
bangkay. Ang lawing itim at ang lawing pula, mga 
karaniwang uri na matatagpuan sa Palestina, ay pa- 
rehong kabilang sa maruruming ibon ayon sa Kau- 
tusan. (Lev 11:13, 14; Deu 14:12, 13) Sa talaang 
nasa Deuteronomio, ra-ah' ang makikita sa halip na 
daah’, gaya ng nasa Levitico. Ngunit ipinapalagay 
na ito'y dahil napalitan ng eskriba ang Hebreong ka- 
tumbas ng “d” (T) ng “r” (1), palibhasa'y magkaha- 
wig na magkahawig ang mga titik na ito. 

Ipinapalagay na ang pangalang Hebreo na ’aiyah’ 
ay isang paggaya sa malakas na huni ng lawing itim 
(na inuuri ng mga ornitologo bilang Milvus migrans). 

Hindi tiyak kung ano ang orihinal na kahulugan 
ng pangalang Hebreo na da-ah, ngunit sinasabing 
tumutukoy ito sa “sumasalimbay o sumisibad na 
paglipad,” gaya sa pananalitang “dumating siyang 
sumisibad [mula sa Heb., da-ah'] na nasa mga pak- 
pak ng isang espiritu” (Aw 18:10), at sa mga pagtu- 
koy sa “pananaklot' ng agila. (Deu 28:49, Jer 48:40, 
49:22) Kaya naman, ang pangalang ito'y tumutukoy 
sa isang ibong maninila, at iminumungkahi nina 
Koehler at Baumgartner (Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, Leiden, 1958, p. 198) ang lawing pula 
(Milvus milvus). 

Ginamit ni Job ang lawing itim bilang halimbawa 
ng napakatalas na paningin, habang ipinakikita niya 
na dahil sa pagkamalikhain ng tao at sa paghahanap 
nito ng kayamanan ay nakarating siya sa mga lan- 
das sa ilalim ng lupa na hindi nakikita kahit ng 
mga ibong maninila na malayo ang natatanaw. 
—Job 28:7. 

Karamihan sa mga lawing itim ay dumaraan sa 
Palestina para magpalipas ng taglamig sa Aprika. 


LAWING-DAGAT 


Parami nang parami ang nagpapalipas ng taglamig 
sa Israel. Gumagawa sila ng mga pugad sa mga sa- 
nga ng matataas na punungkahoy at nag-iimbak ng 
pagkain sa pugad bago mangitlog. Ang lawing pula, 
na bibihirang dumating kapag taglamig, ay isang 
ibon na kayumangging mamula-mula, may mga 
guhit na itim at may puting-abuhing ulo. 


LAWING-DAGAT [sa Heb., peres: sa Ingles, 
osprey]. Isa sa “mga lumilipad na nilalang" na itina- 
lagang marumi at hindi dapat kainin ayon sa tipang 
Kautusan. (Lev 11:13, Deu 14:12) Ang pangalang 
Hebreo nito (pe'res) ay literal na nangangahulugang 
“ang bumabali.” Sa paniwalang tumutukoy ito sa 
pagbali ng mga buto na ginagawa ng isang ibong 
maninila, isinalin ng King James Version ang pe'res 
bilang “ossifrage,” isang pangalang halaw sa Latin 
at nangangahulugang “nambabali ng buto.” Ipina- 
palagay naman ng iba na ang pangalang Hebreong 
ito ay nagpapahiwatig ng isang ibon na “lumuluray 
ng nasila nito,” at sa gayo'y hindi tumutukoy sa 
ibong nambabali ng mga buto. 

Waring ang lawing-dagat (Pandion halia6tus) ay 
kamag-anak ng lawin ngunit may ilang naiibang 
katangian, gaya ng mga paang hawig sa mga paa ng 
kuwago. Ang ulo at tuka ng lawing-dagat ay kaha- 
wig niyaong sa lawin. Ang katawan at mga pakpak 
nito ay matingkad na kayumanggi sa ibabaw at ang 
tiyan ay puti na may mga guhit na kayumanggi. 
Ito'y may haba na mga 65 sentimetro (26 na pulga- 
da) at ang sukat ng nakabukang mga pakpak nito 
mula sa dulo't dulo ay halos 1.8 m (6 na piye). 
Ang lawing-dagat ay matatagpuan sa buong daig- 
dig at nakatira malapit sa malalaking katubigan, 
kung saan ito kumakain ng mga isdang lumalangoy 
malapit sa ibabaw ng tubig. Ang ibong ito'y suma- 
salimbay sa ibabaw ng tubig nang halos walang 
kahirap-hirap, anupat buong-husay na nagpapai- 
kut-ikot at umaali-aligid hanggang sa makakita ng 
mabibiktima. Pagkatapos ay matulin itong bumubu- 
lusok, anupat buong-lakas na bumabagsak sa tubig 
na una ang paa, at kung minsa'y lumulubog pa nga 
sa ilalim. Nasasangkapan ito para sa ganitong uri ng 
pag-atake, palibhasa'y masinsin ang balahibo nito 
sa bandang tiyan kung kaya nakakayanan nito ang 
malakas na pagbagsak sa tubig, at ang mga kuko ng 
magagaspang na daliri nito ay mahahaba, nakakur- 
ba, at napakatalas, sa gayo'y nahahawakan nito 
nang mahigpit ang madulas na biktima nito. Ayon 
sa mga tagapagmasid, habang lumilipad ang la- 
wing-dagat patungo sa baybayin tangay ang isda 
upang doon ito kainin, lagi nitong inihaharap sa 
unahan ang ulo ng isda upang mabawasan ang pag- 
salungat nito sa hangin. Ang lawing-dagat ay pang- 
karaniwan sa baybayin at sa mga pulo ng timugang 
Sinai. 


LAWING MANDARAGIT 


Ang iba pang iminumungkahi para sa ibong tinu- 
tukoy ng Hebreong pe'res ay ang agilang-dagat 
(Haliaetus albicilla, iba pa sa lawing-dagat) at ang 
lammergeier (Gypaetus barbatus), isang buwitre na 
kilalang tumatangay ng mga buto at mga pagong at 
pagkatapos ay ibinabagsak ang mga ito sa batuhan 
upang mabasag at mabuksan. 


LAWING MANDARAGIT [sa Heb., dai'yah: 
sa Ingles, glede]. Ang pangalang Hebreo ng ibong 
ito ay nasa talaan ng maruruming ibon sa Deutero- 
nomio 14:13 ngunit wala sa katumbas na talaan sa 
Levitico 11:14. Ang dai'yah' sa Deuteronomio 14:13 
ay wala sa apat na manuskritong Hebreo, at gayun- 
din sa Samaritanong Pentateuch at Griegong Septu- 
agint. Naniniwala ang ilang iskolar na maaaring 
ito'y isang pagtutuwid ng eskriba na noong una ay 
inilagay sa mardyin ngunit nang maglao'y naisama 
sa mismong teksto. Gayunman, ang anyong pang- 
maramihan (daiyohth') ay makikita sa Isaias 34:15 
bilang deskripsiyon ng mga ibong nagkakatipon sa 
mga guho ng Edom matapos itong itiwangwang. 
Hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng ibong ito. Imi- 
numungkahi na ang pangalang Hebreo ay halaw sa 
pandiwang nangangahulugang “manaklot” o “sumi- 
sibad.” Ang “lawing mandaragit” ay isang angkop 
na salin, yamang ito'y isang terminong ikinapit sa 
iba't ibang paraan sa maraming ibong maninila, ba- 
gaman lalung-lalo na sa lawing pula (Milvus mil- 
vus). Ipinapalagay ng karamihan sa makabagong 
mga iskolar na ang Hebreong dai'yah' ay ang lawin, 
yamang hindi lamang iisang uri ng ibong ito ang 
matatagpuan sa Palestina.---Tingnan ang LAWIN. 


LAZARO [malamang na anyong Gr. ng pa- 
ngalang Heb. na Eleazar, nangangahulugang “Ang 
Diyos ay Tumulong]. 

1. Ang kapatid nina Marta at Maria, ang ka- 
niyang pagkabuhay-muli ay isa sa namumukod- 
tanging mga himala ni Jesu-Kristo. (Ju 11:1, 2) Si 
Jesus ay may masidhing pag-ibig sa pamilyang ito 
na naninirahan sa Betania, “mga tatlong kilometro” 
mula sa Jerusalem sa daan na patungong Jerico. (Ju 
11:5, 18, tlb sa Rbi8) Marahil ay madalas siyang pi- 
natutuloy sa tahanan ng mga ito.---Luc 10:38-42. 

Ang magkapatid na babae ay nagpasabi kay Je- 
sus, na noon ay nasa kabilang ibayo ng Ilog Jordan, 
na may malubhang sakit ang kanilang kapatid na si 
Lazaro. Tiyak na umaasa sila na pagagalingin ito ni 
Jesus. (Ju 11:3, 21, 32) Ngunit sa halip na pumaro- 
on kaagad sa Betania, o pagalingin si Lazaro mula sa 
malayo, gaya sa kaso ng alilang lalaki ng isang opis- 
yal ng hukbo (Mat 8:5-13), si Jesus ay nanatili sa ka- 
niyang kinaroroonan nang dalawang araw pa. Nang 
malapit na siya sa Betania, sinalubong siya ni Marta 
at pagkatapos ay ni Maria. Pumanaw na si Laza- 


194 


ro at apat na araw nang patay.--Ju 11:6, 17, 20, 
30-32. 

Habang nakikipag-usap kay Marta, sinamantala 
ni Jesus ang pagkakataon upang idiin ang pagkabu- 
hay-muli. (Ju 11:23-27) Di-magtatagal at bibigyan 
niya ng higit na kahulugan ang kaniyang mga sali- 
ta. Pagdating sa libingan o yungib na pinaglibingan 
kay Lazaro, ipinag-utos ni Kristo na alisin ang ba- 
tong nakatakip sa pasukan nito. Pagkatapos, sa pa- 
nalangin sa kaniyang makalangit na Ama, ipinakita 
ni Jesus na ang isang dahilan kung bakit nagaganap 
ang mga pangyayaring ito ay “upang maniwala sila 
[ang pulutong na naroroon] na isinugo mo ako.” (Ju 
11:38-42) Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang patay 
na si Lazaro mula sa libingan, at lumabas ito, na ti- 
yak na ikinamangpha at ikinagalak ng mga naroroon. 
—Ju 11:43, 44. 

Bilang resulta ng himalang ito, marami ang na- 
nampalataya kay Jesus, ngunit dahil din dito, nag- 
pakana ang mga punong saserdote at mga Pariseo 
na patayin siya. Lalong nagalit ang mga punong sa- 
serdote nang ang isang malaking pulutong ng mga 
Judio ay pumaroon upang makita hindi lamang si 
Jesus kundi pati ang binuhay-muling si Lazaro. Da- 
hil kay Lazaro, maraming Judio ang nanampalataya 
kay Jesus, kaya naman ang mga punong saserdote 
ay nagsanggunian na patayin din si Lazaro. (Ju 
11:45-53: 12:1-11) Gayunman, walang katibayan sa 
Bibliya na isinagawa ng mga relihiyosong kaaway 
na ito ang kanilang masamang plano laban kay La- 
zaro. 

Ang ulat ni Juan tungkol sa pagkabuhay-muli 
ni Lazaro ay tinuligsa ng ilang kritiko ng Bibli- 
ya. Itinatawag-pansin nila ang hindi pagbanggit ng 
ibang mga ulat ng Ebanghelyo sa pangyayaring ito. 
Gayunman, ipakikita ng pagsusuri sa iba't ibang 
Ebanghelyo na hindi isinalaysay kahit ng mga ma- 
nunulat ng mga sinoptikong Ebanghelyo ang lahat- 
lahat ng ginawa ni Jesus. Halimbawa, tanging si Lu- 
cas ang nag-ulat ng pagbuhay-muli sa anak ng balo 
ng Nain. (Luc 7:11-15) Hindi sa lahat ng pagkakata- 
on ay inulit ni Juan kung ano ang iniulat ng iba. 
Ang isang kapansin-pansing halimbawa nito ay ang 
pagkabuhay-muli ni Lazaro. 

Ang himalang ito ng pagkabuhay-muli ni Lazaro 
ay mahalagang bahagi ng ministeryo ni Jesus, kapu- 
wa upang ipakita ang kapangyarihan ng Anak ng 
Diyos at upang pasidhiin ang pananampalataya sa 
kaniya at sa pagkabuhay-muli. (Ju 11:4, 41, 42) Mali- 
wanag na nangyari ito malapit sa pasimula ng tadng 
33 C.E. Walang ibinigay na impormasyon ang Kasu- 
latan tungkol sa mga kalagayan, lugar, o panahon ng 
kamatayan ni Lazaro pagkatapos ng kaniyang pagka- 
buhay-muli.--Tingnan ang PAGKABUHAY-MULI (Mga 
pagkabuhay-muli bago ibinigay ang pantubos). 


195 


Walang pangungusap sa Bibliya o anumang dahi- 
lan upang iugnay ang Lazarong ito sa pulubi sa ilus- 
trasyon ni Jesus tungkol sa taong mayaman at kay 
Lazaro. 

2. Ang pangalang ibinigay sa pulubi sa ilustras- 
yon ni Jesus na karaniwang tinatawag na ang ta- 
linghaga tungkol sa taong mayaman at kay Lazaro. 
(Luc 16:19-31) Sa Vulgate ang salitang “mayaman” 
ay isinalin sa pang-uring Latin na dives, na mada- 
las ay may-kamaliang ginagamit bilang pangalang 
pantangi para sa taong mayaman. Gayunman, ang 
pangalang Judio na Lazaro ay karaniwan noong si- 
naunang mga panahon, na pinatototohanan ng mga 
inskripsiyon sa mga imbakan ng buto ng patay. 

Sa talinghaga, ang pulubing puno ng mga sugat, 
si Lazaro, ay inilagay sa pintuang-daan ng taong 
mayaman at nagnanasang mapakain ng mga bagay 
na nahuhulog mula sa saganang mesa ng taong ma- 
yaman. Nang maglaon ay namatay si Lazaro at di- 
nala ng mga anghel sa dakong dibdib ni Abraham 
(isang dako na gaya niyaong kinalalagyan ng isang 
tao noong sinaunang mga panahon kapag nakahilig 
siya sa harap ng iba sa iisang higaan sa panahon ng 
kainan). Nakipag-usap si Abraham sa taong maya- 
man, na namatay rin, inilibing, at nasa Hades, anu- 
pat dumaranas ng mga pagpapahirap. “Isang mala- 
king agwat” na hindi matatawid ang nasa pagitan 
ng taong mayaman at nina Abraham at Lazaro. 
Nang hilingin ng taong mayaman kay Abraham na 
isugo si Lazaro sa kaniyang limang kapatid upang 
'makapagpatotoo sa kanila nang lubusan,’ sa pag- 
asang mailigtas sila sa gayunding karanasan, ti- 
nanggihan ito sa dahilang taglay ng mga ito sina 
“Moises at ang mga Propeta,” at, kung ayaw nilang 
makinig sa mga iyon, “hindi rin naman sila mahihi- 
kayat kung may isang bumangon mula sa mga pa- 
tay.”--Tingnan ang ILUSTRASYON, MGA. 


Ibinatay ba ni Jesus ang ilustrasyon 
tungkol sa taong mayaman at kay 
Lazaro sa rabinikong mga paniniwala 
may kinalaman sa mga patay? 


Sa ilang kaso, sinasabi ng mga guro at mga estud- 
yante ng paghahambing sa mga relihiyon na ibina- 
tay ni Jesu-Kristo ang ilustrasyong ito sa sinaunang 
rabinikong ideya at turo may kinalaman sa daigdig 
ng mga patay. Binanggit ni Josephus ang sumusu- 
nod na impormasyon hinggil sa umiiral na pangma- 
las noon ng mga Pariseo sa bagay na ito: “Nanini- 
wala sila na ang mga kaluluwa ay nakaliligtas sa 
kamatayan at na sa ilalim ng lupa ay may mga gan- 
timpala at mga kaparusahan para sa mga namuhay 
nang mabuti o masama: walang-hanggang pagka- 
bilanggo ang kahihinatnan ng masasamang kalulu- 


LEA 


wa, samantalang ang mabubuting kaluluwa naman 
ay maalwang makatatawid tungo sa panibagong 
buhay.” (Jewish Antiquities, XVIII, 14 [i, 3]) Ga- 
yunman, tahasang tinanggihan ni Jesus ang mga 
bulaang turo, kabilang na yaong sa mga Pariseo. 
(Mat 23) Kaya naman tiyak na hindi niya gagamitin 
sa kaniyang ilustrasyon tungkol sa taong mayaman 
at kay Lazaro ang bulaang rabinikong ideya tungkol 
sa daigdig ng mga patay. Dahil dito, dapat ipalagay 
na ang nasa isip ni Jesus ay ang katuparan ng ilus- 
trasyon at na binuo niya ang mga detalye at salay- 
say nito kaayon ng mga katotohanan ng katuparan 
sa halip na ayon sa anumang di-makakasulatang 
turo. 

Malinaw na ipinakikita ng konteksto at ng pana- 
nalita ng kuwento na isa itong talinghaga at hindi 
isang tunay na pangyayari. Hindi nito pinupuri ang 
karalitaan, ni hinahatulan man ang kayamanan. Sa 
halip, maliwanag na ang tinutukoy nito ay ang pag- 
gawi, ang pangwakas na mga gantimpala, at ang 
pagbabago ng espirituwal na katayuan, o kalagayan, 
niyaong inilalarawan ni Lazaro at ng taong maya- 
man. Ipinakikita rin ng pagtanggi ng mga kapatid 
ng taong mayaman kay Moises at sa mga propeta na 
ang ilustrasyon ay may mas malalim na kahulugan 
at layunin kaysa basta paghaharap lamang ng kai- 
bahan ng karalitaan at ng pagtataglay ng kayama- 
nan. 


LEA [posibleng kaugnay ng salitang Akkadiano 
na nangangahulugang “baka,” o ng salitang Arabe 
na nangangahulugang “bakang gubat”]. Ang naka- 
tatandang anak na babae ni Laban, na apo ni Abra- 
ham sa pamangkin. Si Laban ay kapatid ni Rebeka, 
na ina ni Jacob, kaya si Lea ay pinsan ni Jacob. (Gen 
22:20-23, 24:24, 29: 29:16) Si Lea ay hindi kasing- 
ganda ng kaniyang nakababatang kapatid na si Ra- 
quel: pantanging itinawag-pansin na ang kaniyang 
mga mata ay walang kinang, o malamlam (matam- 
lay). (Gen 29:17) Sa kaso ng mga babaing taga-Sila- 
ngan, ang maniningning o makikinang na mata ay 
partikular na itinuturing na nagpapabanaag ng ka- 
gandahan.---Ihambing ang Sol 1:15: 4:9; 7:4. 

Si Lea ang naging unang asawa ni Jacob sapagkat, 
noong gabi ng kasal, dinaya ni Laban si Jacob nang 
ibigay niya rito si Lea bilang asawa sa halip na si Ra- 
quel, na siyang iniibig ni Jacob. Nagreklamo si Jacob 
na nilinlang siya ni Laban, ngunit nangatuwiran ito 
na hindi kaugalian sa dakong iyon na ibigay sa pag- 
aasawa ang nakababatang anak na babae bago ang 
panganay. Malamang na nakatalukbong si Lea, ka- 
ayon ng sinaunang kaugalian sa Silangan na lagyan 
ng makapal na talukbong ang babaing ikakasal, 
at tiyak na nakatulong ito upang magtagumpay 
ang pakana. Naglingkod si Jacob nang pitong taon 
para ibigay sa kaniya si Raquel, ngunit si Lea ang 


LEBADURA 


tinanggap niya para sa pagpapagal na iyon. Ipinag- 
kaloob sa kaniya si Raquel matapos niyang ipagdi- 
wang ang sanlinggo ng pitong araw sa piling ni Lea, 
ngunit kinailangan niyang magtrabaho nang pitong 
taon pa upang makapagbayad siya para kay Raquel. 
--Gen 29:18-28. 

Sinasabi ng ulat na si Lea ay “kinapopootan.” (Gen 
29:31, 33) Ngunit binabanggit din nito na, nang ma- 
kuha na ni Jacob si Raquel nang dakong huli, “nag- 
pamalas siya ng higit na pag-ibig kay Raquel kaysa 
kay Lea.” (Gen 29:30) Tiyak na hindi nagtaglay si Ja- 
cob ng mapait na pagkapoot kay Lea kundi mas 
mahal niya si Raquel bilang kaniyang paboritong 
asawa. Patuloy niyang pinangalagaan si Lea at sini- 
pingan ito. Kaya ang pagiging “kinapopootan” ni 
Lea ay nangangahulugan lamang na mas kaunti 
ang pag-ibig ni Jacob sa kaniya kaysa kay Raquel. 
--Tingnan ang Poor. 

Si Lea ang ina ng pito sa mga anak ni Jacob, ang 
kaniyang anim na anak na lalaki na sina Ruben, Si- 
meon, Levi, Juda, Isacar, at Zebulon at isang anak 
na babae, si Dina. (Gen 29:32-35, 30:16-21) Kaya 
naman sa Ruth 4:11 ay binabanggit si Lea, kasama 
ni Raquel, bilang isa sa mga “nagtayo ng sambaha- 
yan ni Israel.” Naging isang karangalan ni Lea ang 
magsilang kay Levi, na pinagmulan ng makasaser- 
doteng tribo ng Israel, at kay Juda, na naging ama 
ng maharlikang tribo ng bansa. 

Si Lea at ang kaniyang mga anak ay kasama ni Ja- 
cob nang ito'y lumisan sa Padan-aram at bumalik sa 
Canaan, ang lupaing sinilangan nito. (Gen 31:11-18) 
Bago salubungin ni Jacob si Esau patungo roon, bi- 
lang pagsasanggalang ay binaha-bahagi niya ang 
mga bata kina Lea at Raquel at sa kanilang mga ali- 
lang babae, anupat inilagay ang mga alilang babae 
at ang kanilang mga anak sa pinakaunahan, kasu- 
nod si Lea at ang kaniyang mga anak, at sina Raquel 
at Jose ang nasa hulihan nila. (Gen 33:1-7) Ang 
mga anak ni Lea ay sumama kay Jacob sa Ehipto, 
ngunit hindi sinasabi ng ulat ng Bibliya na sumama 
rin si Lea. (Gen 46:15) Hindi binanggit ang pana- 
hon, lugar, at sanhi ng kamatayan ni Lea, ngunit 
maaaring namatay siya sa Canaan. Anuman ang 
naging kalagayan, inilibing siya ni Jacob sa dakong 
libingan ng pamilya, ang yungib na nasa parang ng 
Macpela. Ipinakikita ng mga tagubilin ni Jacob may 
kinalaman sa kaniyang sariling labi na nais niyang 
ilibing siya sa pinaglibingan kina Abraham at Sara, 
Isaac at Rebeka, at Lea.---Gen 49:29-32. 


LEBADURA. Isang substansiyang inihahalo sa 
masa bilang pampaalsa o sa mga likido bilang pam- 
pakasim, pantanging tumutukoy sa isang piraso ng 
pinakasim na masa na itinabi para sa pagluluto ng 
tinapay. Ganitong uri ng pampaalsa ang tinutukoy 
ng salitang Hebreo na se'or” (“pinaasim na masa": 


196 


Exo 12:15) at ng salitang Griego na zy me ("lebadu- 
ra”, Luc 13:21). Isang bagay na may lebadura na- 
man ang tinutukoy ng salitang Hebreo na cha-mets". 
-Llev 2:11. 

Ang alak, na pinakasim na katas ng ubas o ng iba 
pang prutas, ay matagal nang kilala ng mga tao. Sa- 
bihin pa, kumakasim ang alak kahit hindi ito halu- 
an ng lebadura. 

Ang sinaunang mga Ehipsiyo ay gumagawa ng 
serbesa, na nangangailangan ng pampaasim, at 
nagluluto sila kapuwa ng tinapay na may lebadura 
at walang lebadura. Malamang na pamilyar ang 
mga Hebreo sa “serbesang trigo.” (Isa 1:22, Os 4: 
18, NW; Lexicon in Veteris Testamenti Libros, nina 
L. Koehler at W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 646) 
Maaaring ang likas na yeast na nakukuha mula sa 
mga espora ng ilang halamang-singaw ang isa sa 
mga nagsilbing pampaasim o pampaalsa sa mga 
produktong ito. Sa Ehipto ay may nahukay na bu- 
haghag na mga tinapay na may patay na mga selu- 
la ng yeast. Sinasabi ring gumamit ang mga Ehip- 
siyo ng natron (sodium carbonate) sa paggawa ng 
tinapay. Bagaman hindi nakapagpapaalsa ang sodi- 
um carbonate na gaya ng nagagawa ng pinaasim na 
masa, lumilikha naman ito ng mga bula na siyang 
nagpapaumbok sa tinapay. Sa Ehipto, gaya rin sa Is- 
rael, waring ang pangunahing kaugalian sa pagga- 
wa ng tinapay ay ang pagtatabi ng kaunting piraso 
ng masa, anupat hinahayaan itong kumasim, at ang 
pinaasim na masang ito ay ginagamit bilang leba- 
dura para sa isang bagong masa. 

Sa Kautusan ng Diyos sa Israel. Ang handog 
na mga butil na ihahandog at pararaanin ng mga 
Israelita sa apoy para kay Jehova ay hindi gagawing 
“bagay na may lebadura.” (Lev 2:11) Gayunman, 
maaaring gamitin ang lebadura may kaugnayan sa 
mga handog na pansalu-salo bilang pasasalamat, na 
kusang-loob na inihahain ng naghandog taglay ang 
espiritu ng pasasalamat dahil sa maraming pagpa- 
pala ni Jehova. Dapat na maging isang masayang 
kainan iyon; karaniwan na, tinapay na may lebadu- 
ra ang kinakain sa maliligayang okasyon. Kasama 
ng karne (samakatuwid nga, ng hayop) na inihan- 
dog, pati ng mga tinapay na walang pampaalsa, 
magdadala siya ng mga tinapay na hugis-singsing 
na tinapay na may lebadura, anupat hindi ilalagay 
sa ibabaw ng altar ang mga ito kundi kakainin ng 
naghandog at ng nanunungkulang saserdote.—Lev 
7:11-15. 

Sa araw ng Pentecostes, kapag naghahandog ng 
mga unang bunga ng pag-aani ng trigo, ikinakaway 
ng Mataas na saserdote sa harap ni Jehova ang da- 
lawang tinapay na trigo na may lebadura. (Lev 
23:15-21) Kapansin-pansin na noong araw ng Pen- 
tecostes, 33 C.E., ang unang mga miyembro ng kon- 


197 


gregasyong Kristiyano, samakatuwid nga, ang mga 
alagad ni Jesu-Kristo na mula sa mga Judio, ay pi- 
nahiran ng banal na espiritu. Bilang ang dakilang 
Mataas na Saserdote ni Jehova, naiharap noon ni 
Jesu-Kristo sa Diyos ang una sa kaniyang mga ka- 
patid na inianak sa espiritu. Ang mga ito ay mula sa 
makasalanang sangkatauhan. (Gaw 2:1-4, 41) Pag- 
karaan ng mga tatlong taon at apat na buwan, ang 
unang di-tuling mga Gentil na nakumberte sa Kris- 
tiyanismo, si Cornelio at ang kaniyang sambahayan, 
ay pinahiran ng banal na espiritu, sa gayon ay ini- 
harap sila sa Diyos. Nagmula rin ang mga ito sa ma- 
kasalanang sangkatauhan.--Gaw 10:24, 44-48: Ro 
5:12. 

Idinaraos ang Kapistahan ng mga Tinapay na Wa- 
lang Pampaalsa sa loob ng pitong araw pagkatapos 
ng araw ng Paskuwa, samakatuwid nga ay sa Abib, 
o Nisan, 15-21. Sa mga araw na iyon, walang anu- 
mang may lebadura o anumang pinaasim na masa 
ang dapat masumpungan sa mga bahay ng mga Is- 
raelita o ‘makita’ sa kanila. (Exo 12:14-20, 13:6, 7: 
23:15) Ipinaalaala nito sa kanila ang mabilisang 
pagliligtas sa kanila ng kamay ni Jehova mula sa 
Ehipto, noong pagkakataong wala na silang pana- 
hong pakasimin ang kanilang mga masa dahil sa 
pagmamadali anupat dinala na lamang nila ang 
mga iyon kasama ng kanilang mga masahan.---Exo 
12:34. 

Makasagisag na Kahulugan. Sa Bibliya, ka- 
dalasan nang ginagamit ang “lebadura” upang tu- 
mukoy sa kasalanan o kasamaan. Sinabi ni Jesu- 
Kristo sa kaniyang mga alagad: “Mag-ingat kayo sa 
lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo,” at, “Mag- 
ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, na siyang 
pagpapaimbabaw.” Noong una ay hindi naintindi- 
han ng mga alagad na gumagamit si Jesus ng isang 
sagisag, ngunit nang dakong huli ay naunawaan ni- 
lang binababalaan niya sila na mag-ingat laban sa 
huwad na doktrina at sa mapagpaimbabaw na mga 
gawain, samakatuwid nga, sa “turo ng mga Pariseo 
at mga Saduceo” na may nakasasamang epekto. 
(Mat 16:6, 11, 12, Luc 12:1) Binanggit din niya si He- 
rodes (maliwanag na kasama rin yaong mga ta- 
gasunod sa partido nito) sa isa sa kaniyang mga 
babala, anupat sinabi: “Maging mapagmasid kayo, 
mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at sa le- 
badura ni Herodes.” (Mar 8:15) Buong-tapang na ti- 
nuligsa ni Jesus ang mga Pariseo bilang mga ma- 
pagpaimbabaw yamang panlabas na pagtatanghal 
ang kanilang ikinababahala. (Mat 23:25-28) Itina- 
wag-pansin niya ang maling punto de vista ng mga 
Saduceo hinggil sa doktrina. Inilantad niya ang pag- 
papaimbabaw at kataksilan sa pulitika ng mga taga- 
sunod sa partido ni Herodes.--Mat 22:15-21: Mar 
3:6. 


LEBANON 


Gayunding sagisag ang ginamit ng apostol na si 
Pablo nang utusan niya ang kongregasyong Kristi- 
yano sa Corinto na itiwalag nila ang isang lalaking 
imoral mula sa kongregasyon, anupat sinabi niya: 
“Hindi ba ninyo alam na ang kaunting lebadura ay 
nagpapaalsa sa buong limpak? Alisin ninyo ang lu- 
mang lebadura, upang kayo ay maging isang ba- 
gong limpak, yamang sa inyo ay walang pampaal- 
sa. Sapagkat si Kristo nga na ating paskuwa ay 
inihain na.” Pagkatapos ay nilinaw niya kung ano 
ang “lebadura” na tinutukoy niya: “Dahil dito ay 
ipagdiwang natin ang kapistahan, hindi sa lumang 
lebadura, ni sa lebadura ng kasamaan at kabalakyu- 
tan, kundi sa mga walang-pampaalsang tinapay ng 
kataimtiman at katotohanan.” (1Co 5:6-8) Dito ay 
humalaw si Pablo sa makalarawang kahulugan ng 
Judiong Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa, na kasunod mismo ng pagdiriwang ng 
Paskuwa. Kung paanong sa di-kalaunan ay umaalsa 
ang buong limpak, o masa, ng tinapay dahil sa kati- 
ting na pinaasim na masa, ang kongregasyon din 
bilang isang kalipunan ay magiging marumi sa 
paningin ni Jehova kung hindi nila aalisin ang naka- 
sasamang impluwensiyang ito ng taong imoral. Da- 
pat silang kumilos upang maalis sa gitna nila ang 
“lebadura” na ito, kung paanong hindi dapat magka- 
roon ng lebadura sa mga bahay ng mga Israelita ka- 
pag panahon ng kapistahang iyon. 

Maging sa kaisipan ng sinaunang mga tao na hin- 
di Hebreo, ang lebadura ay nauugnay sa kasamaan. 
Halimbawa, tinukoy ito ni Plutarch, isang Griegong 
biyograpo, bilang “produkto rin mismo ng kasama- 
an, at lumilikha ng kasamaan sa masa na hinaluan 
nito.”---Moralia, IV, “The Roman Questions,” 109. 

Noong mga araw ni Amos, may-kabalintunaang 
sinabi ni Jehova sa sumasalansang na Israel: “Mula 
sa bagay na may lebadura ay magpausok kayo ng 
haing pasasalamat, at magtanyag kayo ng mga ku- 
sang-loob na handog.” (Am 4:5) Dito, sinasabi sa ka- 
nila ng Diyos na ang pagsamba nila sa Bethel at sa 
Gilgal ay pawang pagsalansang sa kaniya, kaya sa 
diwa ay lubus-lubusin na nila ang kanilang ginaga- 
wa at maghandog sila sa ibabaw ng altar kapuwa ng 
tinapay na may lebadura at walang lebadura. Wala 
na ring kabuluhan ang lahat ng iyon sapagkat nag- 
sasagawa sila ng idolatriya. 


LEBANA [Puti: Kabilugan ng Buwan]. Pinag- 
mulan ng isang pamilya na ang mga anak o mga 
inapo ay kabilang sa mga Netineo na bumalik kasa- 
ma ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
--FEzr 2:1, 2, 43, 45; Ne 7:46, 48. 


LEBANON [Puti[ng Bundok]]. Sa kabuuan, ang 
mas kanluranin sa dalawang hanay ng mga bun- 
dok na bumubuo sa mga kabundukan ng Lebanon. 


LEBANON 


Marahil ang pangalan nito ay hinalaw sa mapusyaw 
na kulay ng batong-apog na mga dalisdis at mga ta- 
luktok nito o sa mas matataas na dalisdis nito na na- 
babalutan ng niyebe sa kalakhang bahagi ng taon. 
(Jer 18:14) Ang hanay ng mga bundok ng Lebanon 
na sumasaklaw mula HHS hanggang TTK sa distan- 
siyang mga 160 km (100 mi) sa kahabaan ng Da- 
gat Mediteraneo ay kahilera ng Kabundukan ng 
Anti-Lebanon sa distansiyang mga 100 km (60 mi). 
Ang dalawang kabundukan ay pinaghihiwalay ng 
isang mahaba at matabang libis, ang Beqa' (Coele- 
Sirya), na may lapad na 10 hanggang 16 na km 
(6 hanggang 10 mi). (Jos 11:17: 12:7) Sa libis na ito 
ay umaagos nang pahilaga ang Ilog Orontes, saman- 
talang ang Litani (ang mababang bahagi nito ay ti- 
natawag na Nahr el-Kasimiye) ay dumadaloy nang 
patimog at lumiligid sa palibot ng timugang dulo 
ng kabundukan ng Lebanon. Ang Nahr el-Kebir 
(Eleutherus) naman ay umaagos nang lampas pa sa 
hilagang dulo ng hanay ng mga bundok ng Lebanon. 

Ang mga burol sa paanan ng Kabundukan ng 
Lebanon, maliban sa ilan, ay halos nasa tabi ng 
Dagat Mediteraneo, anupat makitid lamang ang 
baybaying kapatagan dito. Ang mga taluktok ng ka- 
bundukang ito ay may katamtamang taas na 1,800 
hanggang 2,100 m (6,000 hanggang 7,000 piye), 
anupat dalawa sa mga ito ang may taas na mahigit 
pa sa 900 m (3,000 piye). Pawang matatarik ang si- 
langanin at kanluraning mga dalisdis ng kabundu- 
kang ito. 

Ang mga silanganing dalisdis nito ay tigang na ti- 
gang at halos walang malaki-laking batis. Ngunit 
ang mga kanluraning dalisdis na natutubigang ma- 
inam ay may mga batis at mga bangin. (Ihambing 
ang Sol 4:15.) Sa hagdan-hagdang mabababang da- 
lisdis sa K panig ay may mga taniman ng butil, mga 
ubasan, at mga taniman ng prutas, gayundin ng 
mulberi, walnut, at olibo. (Ihambing ang Os 14:5-7.) 
Ang mga puno ng pino naman ay tumutubo nang 
sagana sa matabang lupa ng batong-buhangin nito, 
at sa mas matataas na dako ay may ilang maliliit na 
kakahuyan ng mariringal na sedro. Noong sinau- 
nang panahon, nababalutan ng mga punungkahoy 
na ito ang kabundukan at ang kahoy ng mga ito ay 
ginagamit sa iba't ibang paraan. (1Ha 6:9, Sol 3:9, 
Eze 27:5, tingnan ang SEDRO.) Ang mga puno ng 
fresno, sipres, at enebro ay katutubo rin sa Kabun- 
dukan ng Lebanon. (1Ha 5:6-8, 2Ha 19:23, Isa 60:13) 
Kabilang sa mga hayop na naninirahan sa rehiyong 
ito ang chakal, gasela, hayina, at lobo. Noong sinau- 
nang panahon, mas maraming kagubatan at hayop- 
gubat dito, ang rehiyon ay pinamumugaran ng mga 
leon at mga leopardo. (Sol 4:8: Isa 40:16) Posibleng 
ang bango ng malalawak na kagubatan nito ang ti- 
nutukoy noon na “bango ng Lebanon. "---Sol 4:11. 


198 


Ang rehiyon ng Lebanon ay hindi nasakop ng 
mga Israelita sa pangunguna ni Josue, ngunit ito 
ang naging HK hanggahan ng lupain. (Deu 1:7, 
3:25: 11:24: Jos 1:4; 9:1) Gayunman, ang mga paga- 
nong tumatahan sa lugar na iyon ay nagsilbing 
pagsubok sa katapatan ng Israel kay Jehova. (Huk 3: 
3, 4) Pagkaraan ng maraming siglo, nasakop ni Ha- 
ring Solomon ang isang bahagi ng Lebanon at doon 
ay nagsagawa siya ng mga proyekto ng pagtatayo. 
(1Ha 9:17-19: 2Cr 8:5, 6) Posibleng kabilang dito ang 
“tore ng Lebanon, na nakatanaw sa Damasco.” (Sol 
7:4: gayunman, ipinapalagay ng ilan na tumutukoy 
ito sa isa sa mga taluktok ng Lebanon.) Noong pana- 
hong iyon ay kontrolado ni Hiram na hari ng Tiro 
ang isa pang bahagi ng Lebanon, na mula roon ay 
pinaglaanan niya si Solomon ng mga tablang sedro 
at enebro.---1Ha 5:7-14. 

Makatalinghagang Paggamit. Marami sa mga 
pagtukoy ng Kasulatan sa Lebanon ang may kaug- 
nayan sa pagkamabunga nito (Aw 72:16, Isa 35:2) at 
sa mayayabong na kagubatan nito, partikular na sa 
mariringal na sedro nito. (Aw 29:5) Ang Lebanon ay 
madalas gamitin sa makasagisag na paraan. Sinasa- 
bing ito ay nalito, anupat nakikiramay sa lupain ng 
Juda na sinamsaman ng hukbong Asiryano. (Isa 33: 
1, 9) Gayunman, ang hukbong Asiryano mismo ay 
daranas ng kapahamakan, anupat ibubuwal na tulad 
ng mga punungkahoy ng Lebanon. (Isa 10:24-26, 
33, 34) Ang kapaha-pahamak na mga epekto ng ka- 
hatulan ni Jehova ay inihahalintulad sa pagkalanta 
ng bulaklak ng Lebanon. (Na 1:4) Gayunman, ang 
pagbabago ng kagubatan ng Lebanon tungo sa isang 
mabungang taniman ay tinutukoy sa isang hula 
ng pagsasauli anupat ipinahihiwatig nito na lubu- 
sang mababaligtad ang mga kalagayan.--Isa 29: 
17, 18. 

Sa pamamagitan ni Jeremias, “sinabi ni Jehova 
may kinalaman sa bahay ng hari ng Juda, Ikaw ay 
gaya ng Gilead sa akin, ang ulo ng Lebanon.” (Jer 
22:6) Ang “bahay” ay waring tumutukoy sa kabuu- 
an ng palasyo. (Jer 22:1, 5) Palibhasa'y nasa isang 
mataas na dako, ang lokasyon ng palasyo ay mata- 
yog at maringal, tulad ng Lebanon. Bukod diyan, 
maraming tablang sedro ang ginamit sa pagtatayo 
ng iba't ibang maharlikang gusali roon. (1Ha 7:2- 
12) Si Haring Jehoiakim mismo, na nakarinig sa 
mga salitang nakaulat sa Jeremias 22:6, ay guma- 
mit ng entrepanyong sedro para sa kaniyang ma- 
rangyang palasyo. (Jer 22:13-15) Kaya naman ang 
lugar ng palasyo ay tulad ng isang kamangha- 
manghang kagubatan ng mga gusaling sedro at 
angkop na maihahalintulad sa Lebanon at sa Gilead 
na may makapal na kakahuyan. Binabalaan ni Jeho- 
va ang Juda na kung si Haring Jehoiakim, ang ka- 
niyang mga lingkod, at ang bayan ay hindi maglala- 
pat ng katarungan, ang 'bahay na iyon ay magiging 


199 


isang kagibaan lamang (Jer 22:1-5) at yaong mga 
nananahanan sa makasagisag na Lebanon (Jerusa- 
lem), “na namumugad sa mga sedro,” ay daranas ng 
kapahamakan.--Jer 22:23, tingnan din ang Eze 17: 
2, 3. 

Sa katulad na paraan, ang pagnanasa ng Asirya- 
nong si Haring Senakerib na 'umakyat sa kaitaasan 
ng mga bulubunduking pook, ang pinakamalala- 
yong bahagi ng Lebanon,' at “putulin ang matatayog 
na sedro nito ay waring nagpapahiwatig ng kani- 
yang binabalak may kinalaman sa Jerusalem. (Isa 
37:21-24) Ang makahulang mga salita hinggil sa 
karahasang ginawa sa Lebanon (Hab 2:17) ay maa- 
aring tumutukoy sa kapahamakang sasapit sa Jeru- 
salem. O ang mga ito ay maaaring unawain nang li- 
teral anupat nagpapahiwatig ng pagkakalbo ng mga 
kagubatan ng Lebanon dahil sa pananalanta ng dig- 
maan.--Ihambing ang Isa 14:5-8. 

Tinukoy ng hula ni Zacarias (10:10) ang panahon 
kapag ibabalik na ni Jehova ang kaniyang bayan sa 
lupain ng Gilead at Lebanon. Sa kasong ito, maaa- 
ring ang Lebanon ay tumutukoy sa teritoryo sa K ng 
Jordan, kung paanong ang Gilead ay tumutukoy na- 
man sa lupain sa S ng Jordan. 


LEBAOT [Mga Babaing Leon]. Isang lunsod sa 
timugang bahagi ng teritoryo ng Juda. (Jos 15:21, 
32) Lumilitaw na tinawag din itong Bet-lebaot at 
iniatas ito sa tribo ni Simeon.--Jos 19:1, 2, 6, ting- 
nan ang BET-LEBAOT. 


LEB-KAMAI [Puso Niyaong mga Bumabangon 
Laban sa Akin]. Lumilitaw na ito ay isang panga- 
lang cryptographic (mahiwaga ang pagkakasulat) 
para sa Caldea, o Kasdim. Lumilitaw lamang ito sa 
Jeremias 51:1, sa isang pangungusap may kinala- 
man sa gagawin ni Jehova sa Babilonya at sa mga 
tumatahan sa Caldea. Ang termino ay ginamit doon 
kaayon ng isang sistema na tinatawag na athbash, 
kung saan ang huling titik ng alpabetong Hebreo 
(taw) ay kumakatawan sa unang titik nito (alep), 
ang ikalawa sa huling titik (shin) ay kumakatawan 
sa ikalawang titik (bet), at patuloy. Kaya sa Jere- 
mias 51:1 ang tunay na pangalan (Kasdim') ay iki- 
nukubli sa pamamagitan ng pagbuo ng salitang 
Hebreo na Lev qa-mai’ (Leb-kamai). Para sa “Leb- 
kamai,” ang nasa Griegong Septuagint ay “mga Cal- 
deo" at ang mga Targum ay kababasahan naman ng 
“lupain ng mga Caldeo.” 


LEBONA. Isang lugar na binanggit upang ma- 
tukoy ang lokasyon ng Shilo. (Huk 21:19) Ipinapala- 
gay na ito ang el-Lubban (Lubban Sharqiya), na 
mga 5 km (3 mi) sa KHK ng iminumungkahing lo- 
kasyon ng Shilo. Gayunman, nang iulat ng Bibliya 
na ang Shilo ay nasa “dakong timog ng Lebona,” 


LEEG 


maaaring ipinahihiwatig nito na ang orihinal na 
lunsod ng Lebona ay nasa mas gawing S pa ng imi- 
numungkahing lokasyon nito. 


LECA. Malamang na isang inapo ni Juda sa pa- 
mamagitan ni Er. (1Cr 4:21) Salig sa konteksto, imi- 
numungkahi na ang Leca ay isang nayon, ngunit 
hindi alam kung saan ang lokasyon ng gayong lu- 
gar. 


LEEG. Ang bahagi ng isang tao o ng isang ha- 
yop na nagdurugtong sa ulo at katawan. Maliwanag 
na itinatampok ng mga terminong Hebreo para sa 
leeg ang kayarian ng mga buto nito na maaaring 
baliin (Exo 13:13, 1Sa 4:18) o ang batok ng leeg. 
(Gen 49:8: Jos 10:24) Sa Bibliya, ang terminong 
“leeg” ay malimit na ginagamit sa makasagisag na 
paraan. 

Sa Hebreo, ang isa na tumatakas dahil sa pagka- 
talo ay literal na sinasabing nagbaling ng kaniyang 
“leeg” sa kaaway (ihambing ang Jos 7:8), samakatu- 
wid nga, ng batok ng kaniyang leeg. Dahil dito, ang 
‘pagpapatong ng kamay ng isa sa batok’ ng kani- 
yang mga kaaway ay nangangahulugan ng paglu- 
pig, o pagsupil, sa kanila. (Gen 49:8, 2Sa 22:41, Aw 
18:40) Taglay ang katulad na kahulugan, sa mga 
bantayog ng Ehipto at Asirya, ang mga monarka ay 
inilalarawan sa mga eksena ng pagbabaka bilang 
nakatapak sa mga batok ng kanilang mga kaaway. 
Gayundin, inutusan ni Josue ang kaniyang mga ku- 
mandante ng hukbo: “Lumapit kayo. Ilagay ninyo 
ang inyong mga paa sa mga batok ng mga haring 
ito.”--Jos 10:24. 

Ang pamatok sa leeg ay nagpapahiwatig ng pag- 
kaalipin o pagpapasakop. (Gen 27:40, Jer 30:8, Gaw 
15:10) Ang malimit gamiting mga pananalita na 
“matigas ang leeg” at “pinatigas na leeg” ay kumaka- 
tawan sa mapaghimagsik at mapagmatigas na espi- 
ritu. Bilang babala para sa atin, sinasabi ng Kasula- 
tan na “ang taong paulit-ulit na sinasaway ngunit 
nagpapatigas ng kaniyang leeg ay biglang mababa- 
li, at wala nang kagalingan.”--Kaw 29:1, Deu 9: 
6, 13: 31:27, 2Ha 17:14, Aw 75:5, Isa 48:4. 

Ang kahalagahan ng disiplina at awtoridad ng 
mga magulang (at gayundin ng mga utos at mga 
batas ng Diyos) ay idiniriin ng payo na “bigkis ang 
mga iyon sa leeg, kung saan isinusuot ang maga- 
ganda at mamahaling mga palamuti. (Kaw 1:8, 9, 
3:1-3, 6:20, 21) Ang paglakad na unat ang leeg ay 
nagpapahiwatig ng kapalaluan.---Isa 3:16. 

Lalamunan. Maliwanag na ang salitang He- 
breo para sa “lalamunan” ay tumutukoy sa hara- 
pang bahagi ng leeg na kinaroroonan ng mga sang- 
kap para sa pagsasalita at paglulon. (Aw 149:6; Jer 
2:25) Kung tungkol sa mga taong nagsisinungaling 
at nagbububo ng dugo, sinasabi ng Bibliya: “Sa 


LEHABIM 


kanilang bibig ay walang anumang mapagkakati- 
walaan, .. . ang kanilang lalamunan ay isang bukas 
na dakong libingan.”---Aw 5:9, Ro 3:13. 


LEHABIM. Isang pangalan na lumilitaw sa Ge- 
nesis 10:13 at 1 Cronica 1:11 na kabilang sa mga 
inapo ni Ham sa pamamagitan ni Mizraim. Yamang 
ang pangalang Hebreo ay nasa anyong pangmara- 
mihan, naniniwala ang maraming iskolar na ang ti- 
nutukoy ay isang tribo na ang pangalan ay kinuha 
mula sa isa sa mga anak ni Mizraim. (Gayunman, 
tingnan ang MIZRAIM.) Ang Lehabim ay karaniwan 
nang iniuugnay sa mga taga-Libya at sa paanuman 
ay waring bumuo sa isa sa mga tribo na naninira- 
han sa Libya noong sinaunang mga panahon. Baga- 
man mahirap matukoy kung sino sila, malamang na 
sila rin ang Lu'vim' na binanggit sa ibang bahagi ng 
tekstong Hebreo, gaya sa 2 Cronica 12:3, kung saan 
ang American Standard Version ay kababasahan ng 
“Lubim” at ang ibang mga salin ay kababasahan ng 
“mga taga-Libya.”--Mo, NW; RS. 


LEHI [Panga]. Pinangyarihan ng isa o, posible, 
dalawang tagumpay ng mga Israelita laban sa mga 
Filisteo. Hindi alam kung saan ang eksaktong lokas- 
yon nito sa ngayon. Ipinapalagay ng ilan na ito ay 
ang Khirbet es-Suyag, na ang pangalan marahil ay 
hinalaw sa salitang Griego na siagon’ (panga), at 
wala pang 3 km (2 mi) sa S ng Bet-semes. 

Sa Lehi ay pinabagsak ni Samson ang isang li- 
bong Filisteo sa pamamagitan ng sariwang panga 
ng isang asno. Pagkatapos ay tinawag niyang Ra- 
mat-lehi (na nangangahulugang “Matayog na Dako 
ng Panga") ang lugar na ito, malamang ay upang 
ipaalaala ang tagumpay na ibinigay sa kaniya roon 
ni Jehova. (Huk 15:9-19) Gayunman, maaaring no- 
ong una ang pangalan ng Lehi ay nagmula sa hugis 
ng malalaking bato nito. 

Nang maglaon, ayon sa salin ng maraming taga- 
pagsalin, pinabagsak ni Shamah ang maraming Fi- 
listeong nagkakatipon sa Lehi. (2Sa 23:11, 12; AT, JB, 
NW, RS) Gayunman, ang terminong Hebreo na la- 
chai'yah' ay literal na nangangahulugang “papasok 
sa nakatoldang nayon,” at, sa pamamagitan ng ka- 
unting pagbabago sa paglalagay ng tuldok-patinig, 
isinasalin itong “patungo sa Lehi.” 


LEMUEL [Pag-aari ng Diyos]. Isang di-ipinaki- 
lalang hari noong sinaunang mga panahon na ang 
mga salita ay nakaulat sa Kawikaan kabanata 31. 
Ang kaniyang pagkakakilanlan ay naging paksa ng 
maraming talakayan, anupat iminumungkahi ng 
ilang komentarista na ang Lemuel ay isa pang pa- 
ngalan ni Solomon. Iniuugnay ng iba si Lemuel kay 
Hezekias. Ang mga salita ni Haring Lemuel ang bu- 
mubuo sa “mabigat na mensahe na ibinigay sa ka- 


200 


niya ng kaniyang ina bilang pagtutuwid.” (Kaw 
31:1) Gayunman, hindi alam ang panahon at mga 
kalagayan nang tanggapin ng hari ang gayong 
impormasyon mula sa kaniyang ina. Ang “mabi- 
gat na mensahe” na ito ay nagpapayo laban sa 
pagkakasangkot sa masamang babae, nagbababala 
kung paano binabaluktot ng nakalalangong inu- 
min ang pagpapasiya, nagtatampok ng pangangai- 
langang humatol nang matuwid, at pagkatapos ay 
naglalarawan sa isang mabuting asawang babae. 


LENTEHAS [sa Heb., 'adhashah': sa Ingles, len- 
til]. Isang taunang halaman na mula sa pamilya ng 
mga legumbre na matagal nang itinatanim ng tao 
at malawakan pa ring tumutubo sa Ehipto at Israel, 
gayundin sa ibang mga lupain. (2Sa 17:27, 28, 
23:11) Ang maliit na halamang ito (Lens esculenta), 
may taas na mula sa 15 hanggang sa 46 na senti- 
metro (6 hanggang 18 pulgada), ay nabubuhay sa 
buhaghag at tuyong lupa. Ang dulo ng bungkos ng 
mga dahon nito, karaniwan ay anim na pares ng bi- 
luhabang maliliit na dahon, ay mga pangkuyapit. 
Ang bawat payat at maliliit na sanga nito ay inuus- 
bungan ng dalawa hanggang apat na maliliit na bu- 
laklak na tulad-gisantes. Ang maiikling supot ng 
buto na umuusbong naman mula sa mga bulaklak 
ay kahawig niyaong sa gisantes, at kadalasan ay 
mayroon itong dalawang maliit na buto na hugis- 
lente. Ang kulay ng mga buto nito at niyaong sa 
mga bulaklak ay nagkakaiba-iba depende sa uri ng 
halamang lentehas. Ang mga buto ay maaaring ka- 
yumangging mamula-mula, abuhin, o itim, at ang 
mga bulaklak naman, puti o mapusyaw na asul. Pa- 
libhasa'y mayaman sa protina at carbohydrates, ang 
mga buto, gaya noon, ay karaniwang ginagamit sa 
mga sopas. (Gen 25:34) Kapag inihahalo sa sebada, 
ang lentehas ay ginagamit sa paggawa ng tinapay. 
(Ihambing ang Eze 4:9.) Ang mismong halaman ay 
mainam na kumpay para sa mga alagang hayop. 


LEON [sa Heb., 'ar-yeh,, 'ari', lavi”; la'yish, sha'chal 
(batang leon): kephir' (may-kiling na batang leon): 
leviya” (babaing leon): sa Aramaiko, 'aryeh' sa Gr., 
le'on]. Isang malaki at kulay kayumangging mani- 
law-nilaw na mamalya na kabilang sa pamilya ng 
pusa. Mahaba ang buntot nito at may nakatungkos 
na balahibo sa dulo niyaon. Nagsisimulang tumubo 
ang natatanging makapal na kiling ng lalaking leon 
kapag ito'y mga tatlong taong gulang na. Bagaman 
naglaho na sa Palestina, napakaraming leon doon 
noong sinaunang panahon. Noon ay matatagpu- 
an ang mga ito sa Kabundukan ng Anti-Lebanon 
(Sol 4:8), sa mga palumpungan sa kahabaan ng Jor- 
dan (Jer 49:19: 50:44: Zac 11:3), at sa “lupain ng ka- 
bagabagan at mahihirap na kalagayan,” samakatu- 


201 


wid nga, ang ilang sa dakong T ng Juda.--Isa 30:6, 
ihambing ang Deu 8:15. 

May mga panahon na kinailangang ipagsang- 
galang ng mga pastol ang kawan laban sa mga 
leon. Minsan, lakas-loob na pinabagsak ni David ang 
isang leon at sinagip niya ang tupang kinuha nito. 
(1Sa 17:34, 35) Gayunman, bihirang mangyari ito. 
Kalimita'y hindi kayang bugawin kahit ng “hustong 
bilang ng mga pastol” ang isang may-kiling na ba- 
tang leon. (Isa 31:4) Kung minsan, isang parte na la- 
mang ng alagang hayop ang nababawi ng pastol 
mula sa bibig ng leon (Am 3:12), sa gayo'y mayro- 
on siyang maihaharap na katibayan para hindi siya 
pagbayarin.---Exo 22:13. 

Bagaman sina David, Samson, at Benaias ay pare- 
parehong pumatay ng mga leon (Huk 14:5, 6: 1Sa 
17:36, 2Sa 23:20), may mga iba naman na hindi na- 
katakas sa mga kuko ng leon. (2Ha 17:25, 26) Gu- 
mamit si Jehova ng mga leon upang ilapat ang ka- 
niyang kahatulan sa isang propeta na sumuway sa 
kaniya (1Ha 13:24-28) at sa isang lalaki na ayaw 
makipagtulungan sa isa sa Kaniyang mga propeta. 
--1Ha 20:36. 

Paulit-ulit na tinutukoy ng Kasulatan ang mga ka- 
tangian at mga ugali ng leon, pati na ang duma- 
dagundong na pag-ungal at pag-ungol nito. (Kaw 
19:12: 20:2; Am 3:4, 8) Kadalasa'y hindi umuungal 
ang leon kapag naninila ng maiilap na hayop. Ga- 
yunman, kapag nambibiktima ng mga alagang ha- 
yop na nasa kulungan, kalimita'y uungal ito. Dahil 
sa nakapangingilabot na ingay, ang mga hayop ay 
magpapanakbuhan, masisira ang pananggalang na 
bakod, at mapapahiwalay sa kawan ang indibiduwal 
na mga hayop. Mahusay ang paglakad ng leon. (Kaw 
30:29, 30) Kilalang-kilala ang lakas nito. (Huk 14:18, 
Kaw 30:30) Ang isang hampas ng malakas na pa- 
ngalmot ng leon ay makababali ng leeg ng isang 
maliit na antilope. Kayang patayin at dalhin ng leon 
ang mga hayop na mas malalaki sa kaniya, at ang 
maiikli at malalakas na panga nito ay may matiti- 
bay na ngiping makababasag ng malalaking buto. 
(Aw 58:6, Joe 1:6, Isa 38:13) Hindi kataka-taka na 
ang taong tamad ay inilalarawang nagdadahilan 
kung bakit hindi siya kumikilos, sa pagsasabing: 
“May leon sa labas!” (Kaw 22:13: 26:13) Gayunman, 
palibhasa'y karne ang kinakain, maaaring mamatay 
ang mga leon dahil sa kawalan ng masisila. (Job 
4:11, tingnan din ang Aw 34:10.) At “ang buhay na 
aso [bagaman hinahamak] ay mas mabuti pa kaysa 
sa [dating maringal ngunit ngayon ay] patay na 
leon. ”--Ec 9:4. 

Sa maghapon, karaniwang natutulog ang leon sa 
lungga nito at sa gabi ito naninila. Sa paghahanap 
ng makakain, mananambang ito o kaya nama'y pa- 
lihim na susundan ang kaniyang biktima hanggang 


LEON 


sa makalapit siya at maabutan ito sa maikling habu- 
lan. (Job 38:39, 40; Aw 10:9, Pan 3:10) Pagkata- 
pos ay kaya niyang dumaluhong sa bilis na mga 
65 km/oras (40 mi/oras). Upang matutong pumatay 
ng nasila, ang mga anak ng leon ay nagsisimulang 
sumama sa kanilang ina sa paninila kapag tatlong 
buwan na sila. Inaawat sila sa suso pagkaraan ng 
anim o pitong buwan, sumasapit sa seksuwal na 
pagkamaygulang sa kanilang ikaapat na taon, at 
umaabot sa hustong laki ng katawan sa anim na 
taon.---Eze 19:2, 3. 

Matagal nang nanghuhuli ng mga leon ang tao. 
Mga hukay at mga lambat ang ginagamit upang 
mabihag sila. (Eze 19:3, 4, 9) Sa sinaunang Asirya, 
ang panghuhuli ng mga leon ay isang paboritong is- 
port ng monarka. Habang nakasakay sa kabayo o sa 
kaniyang karo, ang hari, na nasasandatahan ng 
busog at mga palaso, ay nanunugis ng mga leon. 
--LARAWAN, Tomo 1, p. 955. 

Noong sinauna, ginamit ang gutom na mga leon 
sa paglalapat ng kaparusahang kamatayan. Nakalig- 
tas ang propetang si Daniel sa kahihinatnang ito da- 
hil ipinagsanggalang siya ng anghel ni Jehova. (Dan 
6:16, 17, 22, 24: ihambing ang Heb 11:33.) Noong 
unang siglo C.E., ang apostol na si Pablo ay iniligtas 
mula sa “bibig ng leon,” maaaring sa literal o kaya'y 
sa makasagisag na paraan.--2Tim 4:17. 

Ginamit na Palamuti at Sagisag. Napapala- 
mutian ng nililok na mga leon ang mga panggilid na 
dingding ng mga karwaheng tanso na nakatalagang 
gamitin sa templo. (1Ha 7:27-36) Sa mga baytang 
paakyat sa trono ni Solomon, nakahanay ang mga 
estatuwa ng 12 leon bukod pa sa dalawang leon na 
nakatayo sa tabi ng mga patungan ng braso. (1Ha 
10:19, 20) Ang templong nakita ni Ezekiel sa pangi- 
tain ay napapalamutian ng mga kerubin na may da- 
lawang mukha, ang isa ay mukha ng tao at ang isa 
naman ay mukha ng may-kiling na batang leon. 
--Fze 41:18, 19. 

Karamihan sa mga pagtukoy ng Kasulatan sa 
leon ay makasagisag, o makatalinghaga. Ang buong 
bansang Israel (Bil 23:24, 24:9), ang tribo ni Juda 
(Gen 49:9) at ang tribo ni Gad (Deu 33:20), ay ma- 
kahulang inihalintulad sa mga leon, na sumasagisag 
sa pagiging di-malulupig at sa lakas ng loob sa ma- 
tuwid na pakikipagdigma. (Ihambing ang 2Sa 17:10: 
1Cr 12:8, Kaw 28:1.) Inihahalintulad ni Jehova ang 
kaniyang sarili sa isang leon kapag naglalapat siya 
ng kahatulan sa kaniyang di-tapat na bayan. (Os 
5:14: 11:10, 13:7-9) Ang pangunahing opisyal ng 
hukuman ng Diyos, si Jesu-Kristo, ay “ang Leon na 
mula sa tribo ni Juda.” (Apo 5:5) Samakatuwid, ang- 
kop nga na ang leon, bilang sagisag ng may lakas- 
loob na katarungan, ay iniuugnay sa presensiya at 
trono ni Jehova.---Eze 1:10, 10:14, Apo 4:7. 


LEOPARDO 


Dahil ang leon ay mabangis, ganid, at mapanila, 
ginagamit din ito upang kumatawan sa mga balak- 
yot (Aw 10:9), sa mga taong sumasalansang kay Je- 
hova at sa kaniyang bayan (Aw 22:13, 35:17, 57:4: 
Jer 12:8), sa mga bulaang propeta (Eze 22:25), sa 
balakyot na mga tagapamahala at mga prinsipe 
(Kaw 28:15, Zef 3:3), sa Kapangyarihang Pandaigdig 
ng Babilonya (Dan 7:4), at kay Satanas na Diyablo 
(1Pe 5:8). Ang mabangis na hayop na umaahon sa 
dagat at may pitong ulo at sampung sungay, na ang 
awtoridad ay nanggaling kay Satanas, ay inilara- 
wang may bibig ng leon. (Apo 13:2) Sa Awit 91:13, 
waring ang leon at ang kobra ay tumutukoy sa ka- 
pangyarihan ng kaaway, anupat ang leon ay su- 
masagisag sa harapang pagsalakay at ang kobra 
naman ay sa pailalim na pagpapakana, o mga pag- 
salakay mula sa kubling dako.--Ihambing ang Luc 
10:19: 2Co 11:3. 

Nang panahong bumalik ang mga Israelita sa ka- 
nilang sariling lupain noong 537 B.C.E., maliwanag 
na ipinagsanggalang sila ni Jehova mula sa mga 
leon at iba pang ganid na mga hayop sa daan. (Isa 
35:8-10) Sa lupaing iyon, tiyak na dumami ang 
mga leon at iba pang mga hayop na maninila no- 
ong panahon ng 70-taóng pagkatiwangwang niya- 
on. (Ihambing ang Exo 23:29.) Ngunit maliwanag 
na dahil sa pangangalaga ni Jehova sa kaniyang 
bayan, ang mga Israelita at ang kanilang mga ala- 
gang hayop ay hindi nasila ng mga leon di-tulad 
ng mga taong banyaga na pinamayan ng hari ng 
Asirya sa mga lunsod ng Samaria. (2Ha 17:25, 26) 
Kaya naman, sa pangmalas ng mga Israelita, wa- 
ring ang leon ay kumakain ng dayami gaya ng 
toro, samakatuwid nga, hindi nananakit sa kanila 
o sa kanilang mga alagang hayop. (Isa 65:18, 19, 
25) Gayunman, sa ilalim ng pamamahala ng Mesi- 
yas, magkakaroon ng mas malaking katuparan ang 
mga hula ng pagsasauli. Ang mga tao na maaaring 
noong una ay may disposisyong ganid, makahayop 
at mabalasik ay magkakaroon ng pakikipagpaya- 
paan sa mas maaamong kapuwa-tao at hindi mag- 
hahangad na saktan o pinsalain ang mga ito. Kapu- 
wa sa literal at sa makasagisag na mga diwa, iiral 
ang kapayapaan sa pagitan ng mga leon at ng mga 
alagang hayop.--Isa 11:1-6, tingnan ang HAYOP, 
MAKASAGISAG NA MGA. 


LEOPARDO [sa Heb., namer; sa Aramaiko, 
nemar’; sa Gr., par'dalis]. Isa sa malalaking pusa, 
kadalasa'y may mapusyaw na kayumangging bala- 
hibo na manilaw-nilaw at may batik-batik na itim 
na pabilog at putul-putol. (Jer 13:23) Ang karani- 
wang haba ng leopardo ay 1.2 m (4 na piye), puwe- 
ra ang buntot. Bagaman may ilang leopardong na- 
patay malapit sa Jerusalem nitong nakaraang mga 
taon, maliwanag na mas marami ang bilang nila 


Y 
'A 


MAN 


Inihula ng Kasulatan na sa ilalim ng 
pamamahala ng Mesiyas, ang leopardo 
at ang batang kambing ay payapang 
hihigang magkasama 


Ka 4 
zo, 


noon sa sinaunang Palestina. (Sol 4:8) Matatagpuan 
din noon sa Palestina ang cheetah, o leopardong na- 
ninila, na isa sa pinakamatutulin na mamalya. Ma- 
aaring saklaw ng katawagang Hebreo na namer’ 
ang cheetah at pati na ang leopardo. Ang cheetah 
ay naiiba sa tunay na leopardo sapagkat ang mga 
kuko nito ay bahagya lamang naiuurong at ang ba- 
tik-batik nito ay buu-buo, hindi tulad-singsing. 

Ipinahihiwatig ng Kasulatan ang pagiging matu- 
lin ng leopardo (Hab 1:8) at ang pag-aabang nito 
malapit sa mga bayan, anupat handang sumunggab 
sa mga nagdaraang alagang hayop. (Jer 5:6, Os 
13:7) Sa kabaligtaran naman, sa panahon ng pama- 
mahala ng Mesiyas, ang leopardo at ang batang 
kambing ay inilalarawang payapang nakahigang 
magkasama.--Isa 11:6. 


203 


Sa Daniel 7:6, ang leopardong may apat na pak- 
pak at apat na ulo ay kumakatawan sa Kapang- 
yarihang Pandaigdig ng Gresya, na lumupig sa 
Medo-Persia nang simbilis ng isang leopardo. Ang 
mabangis na hayop mula sa dagat, na nakita ng 
apostol na si Juan sa pangitain, ay tulad din ng 
isang leopardo.--Apo 13:1, 2, tingnan ang HAYOP, 
MAKASAGISAG NA MGA. 

Ang salitang Hebreo na la'yish, na sa ibang talata 
ay isinaling “leon” (Job 4:11, Kaw 30:30), ay isinalin 
bilang “leopardo” sa Isaias 30:6 (NW), yamang na- 
banggit na ang “leon” (lavi”) sa tekstong iyon. 


LESEM. Isa pang pangalan ng lunsod ng Lais. 
Nang maglaon ay tinawag itong Dan.--Jos 19:47: 
Huk 18:7, 27, 29: tingnan ang DAN Blg. 3. 


LESEM, BATONG [sa Ingles, leshem stone]. 
Isang di-matukoy na mahalagang bato na nasa 
unang puwesto sa ikatlong hanay ng mga batong 
hiyas sa “pektoral ng paghatol” ng mataas na saser- 
dote.--Exo 28:15, 19, 39:12. 

Iba't ibang bato, gaya ng amber, jacinto, opal, at 
tourmaline, ang iminumungkahi para sa “batong le- 
sem,” ngunit hindi mapatunayan ang alinman sa 
mga pag-uugnay na ito. Dahil dito, hindi isinalin ng 
Bagong Sanlibutang Salin ang salitang Hebreo kun- 
di pinanatili ito bilang batong lesem. 


LETUSIM [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “patalasin: pukpukin, panda- 
yin”]. Isang pangalang lumilitaw kasama ng mga 
inapo nina Abraham at Ketura sa pamamagitan ni 
Dedan. (Gen 25:3) Ang pangalang ito ay may pang- 
maramihang hulaping Hebreo na im, gaya rin ng 
mga pangalang Asurim at Leumim na lumilitaw sa 
teksto ring iyon. Dahil dito, maraming iskolar ang 
naniniwala na ang tinutukoy ay isang tribo o bayan. 
Dahilan sa kaugnayan nila kay Dedan, malamang 
na nanirahan ang tribong ito sa Peninsula ng Ara- 
bia, ngunit imposibleng matiyak kung aling tri- 
bo ang espesipikong tinutukoy.--Tingnan ang Miz- 
RAIM. 


LEUMIM [Mga lipi ng mga Bansa: Mga Po- 
pulasyon]. Isang pangalang lumilitaw sa Genesis 
25:1-3 kasama ng Asurim at Letusim, na pawang 
mga inapo nina Abraham at Ketura sa pamamagi- 
tan ni Dedan. Ang paggamit ng pangmaramihang 
hulaping Hebreo na im sa pangalang Leumim ay 
maaaring magpahiwatig na kumakatawan ito sa 
isang tribo o bayan. Hindi posibleng gumawa ng 
espesipikong pagtukoy sa Dedanitang tribong ito. 
Gayunman, iminumungkahing nanahanan sila sa 
ilang bahagi ng Arabia, malamang ay sa kapaligi- 
ran na karaniwang iniuugnay kay Dedan.--Ting- 
nan ang MIZRAIM. 


LEVIATAN 


LEVI [Pagkapit: Lumakip]. 

1. Ikatlong anak ni Jacob sa kaniyang asawang si 
Lea, ipinanganak sa Padan-aram. (Gen 35:23, 26) 
Nang ipanganak ito ay sinabi ni Lea: “Sa pagkakata- 
ong ito ay lalakip na ngayon sa akin ang aking asa- 
wa, sapagkat nagkaanak ako sa kaniya ng tatlong la- 
laki.” Kaya ang bata ay tinawag na Levi, anupat ang 
kahulugan ng pangalang ito ay maliwanag na nau- 
ugnay sa pangarap ni Lea na magkaroon ng bagong 
buklod ng pagmamahalan sa pagitan nila ni Jacob. 
(Gen 29:34) Naging anak ni Levi sina Gerson (Ger- 
som), Kohat, at Merari, mga pinagmulan ng tatlong 
pangunahing pangkat ng mga Levita.--Gen 46:11, 
1Cr 6:1, 16. 

Si Levi, kasama ang kaniyang kapatid na si Si- 
meon, ay gumawa ng marahas na pagkilos laban sa 
mga lumapastangan sa kanilang kapatid na si Dina. 
(Gen 34:25, 26, 31) Ang pagpapamalas na ito ng 
matinding galit ay isinumpa ni Jacob, na humula na 
ang mga inapo ni Levi ay pangangalatin sa Israel, 
isang hula na natupad nang ang mga Levita ay ipa- 
ngalat sa 48 Levitang lunsod na nasa mga teritoryo 
ng iba't ibang tribo ng Israel sa lupain ng Canaan. 
(Gen 49:7: Jos 21:41) Si Levi ay sumama kay Jacob 
sa Ehipto at namatay roon sa edad na 137.---Exo 1: 
1, 2; 6:16, tingnan ang LEVITA, MGA. 

2. Isang ninuno ni Jesu-Kristo na tinutukoy bi- 
lang “anak ni Symeon” sa talaangkanan ni Jesus na 
iniulat ni Lucas. Nakatala siya sa linya sa pagitan 
nina David at Zerubabel.--Luc 3:27-31. 

3. Ang “anak ni Melqui,” na ikalawang tao na na- 
una kay Heli (ama ni Maria) sa talaangkanan ni Je- 
sus ayon kay Lucas.---Luc 3:23, 24. 

4. Isang maniningil ng buwis (Mar 2:14: Luc 5:27, 
29) na naging isang apostol ni Jesu-Kristo at nakila- 
la rin bilang Mateo.---Mat 9:9; 10:2-4: tingnan ang 
MATEO. 


LEVIATAN [sa Heb., liwya:than']. Ang sali- 
tang Hebreong ito ay lumilitaw nang anim na ulit sa 
Bibliya. Ipinapalagay na nagmula ito sa salitang- 
ugat na nangangahulugang “putong na itinirintas.” 
Kaya naman ang pangalang ito ay nagpapahiwatig 
ng isang bagay na “nakatirintas,” o “itinupi-tupi.” Sa 
karamihan ng mga salin ng Bibliya, ang salitang 
ito'y tinumbasan ng transliterasyon. 

Yamang lahat ng pagbanggit sa Leviatan, maliban 
sa Job 3:8, ay may kinalaman sa tubig, waring tu- 
mutukoy ito sa isang napakalaki at napakalakas na 
nilalang na nabubuhay sa tubig, bagaman hindi tu- 
mutukoy sa iisang espesipikong uri. Sa Awit 104:25, 
26, inilarawan itong naglalaro sa dagat kung saan 
naglalayag ang mga barko, at dahil dito, marami 
ang nagsasabi na sa tekstong ito, ang Leviatan ay 
kumakapit sa isang uri ng balyena. Bagaman bihira 


LEVITA, MGA 


ang mga balyena sa Mediteraneo, kilala naman sila 
roon, at makikita sa isang museo sa Beirut, Lebanon, 
ang ilang bahagi ng mga kalansay ng dalawang 
balyena. “Buwaya” ang ginamit ng An American 
Translation sa tekstong ito sa halip na Leviatan. Ka- 
ragdagan pa, hindi rin makapagbibigay ng kumpir- 
masyon ang salitang “dagat” (yam) dahil sa Hebreo 
ay maaari itong tumukoy sa isang malaking katubi- 
gan sa looban gaya ng Dagat ng Galilea (Dagat ng 
Kineret) (Bil 34:11; Jos 12:3), o maging sa ilog ng 
Nilo (Isa 19:5) o sa Eufrates.---Jer 51:36. 

Ang deskripsiyon ng “Leviatan” sa Job 41:1-34 ay 
tugmang-tugma sa buwaya, at ang “dagat” sa tala- 
ta 31 ay maaaring tumutukoy sa isang ilog gaya ng 
Nilo o sa iba pang tabang na katubigan. Gayunman, 
dapat pansinin na may mga buwaya, gaya ng mga 
Nile crocodile (Crocodylus niloticus), na matatagpu- 
an sa kahabaan ng baybaying dagat at kung min- 
sa'y lumulusong sa dagat mga ilang distansiya mula 
sa katihan. 

Inilalarawan ng Awit 74 ang pagliligtas ng Diyos 
sa kaniyang bayan, at sa makasagisag na paraan ay 
tinutukoy ng mga talata 13 at 14 ang pagliligtas niya 
sa Israel mula sa Ehipto. Dito, ang terminong “mga 
dambuhalang hayop-dagat [sa Heb., thanni:nim, 
pangmaramihan ng tannin'|" ay ginamit na katum- 
bas ng pananalitang “Leviatan,” at maaaring ang 
pagdurog sa mga ulo ng Leviatan ay tumutukoy sa 
masaklap na pagkatalo ni Paraon at ng kaniyang 
hukbo noong panahon ng Pag-alis. Sa Aramaikong 
mga Targum, “ang malalakas ni Paraon” ang maba- 
basa sa halip na “mga ulo ng Leviatan.” (Ihambing 
ang Eze 29:3-5, kung saan inihalintulad si Paraon sa 
isang “dambuhalang hayop-dagat” sa gitna ng mga 
kanal ng Nilo, gayundin ang Eze 32:2.) Lumilitaw na 
ginamit ng Isaias 27:1 ang Leviatan (LXX, “ang dra- 
gon”) bilang sagisag ng isang imperyo, isang inter- 
nasyonal na organisasyong pinamumunuan ng isa 
na tinutukoy bilang “serpiyente” at “dragon.” (Apo 
12:9) Ang hulang ito ay tungkol sa pagsasauli ng Is- 
rael, kaya naman tiyak na kasama ang Babilonya sa 
'pagbabaling ni Jehova ng pansin’ sa Leviatan. Ga- 
yunman, binanggit din ng mga talata 12 at 13 ang 
Asirya at ang Ehipto. Kaya naman, maliwanag na 
ang Leviatan dito ay tumutukoy sa isang interna- 
syonal na organisasyon o imperyo na sumasalan- 
sang kay Jehova at sa kaniyang mga mananamba. 


LEVITA, MGA [Ni (Kay) Levi]. Mga inapo ni 
Levi na ikatlong anak ni Jacob kay Lea. (Gen 29:32- 
34) Kung minsan ang terminong ito ay tumutukoy 
sa buong tribo, ngunit kadalasa'y hindi kasama rito 
ang makasaserdoteng pamilya ni Aaron (Jos 14:3, 4; 
21:1-3), kaya naman madalas lumitaw ang panana- 
litang “mga saserdote at mga Levita.” (1Ha 8:4; 1Cr 
23:2: Ezr 1:5, Ju 1:19) Tanging ang mga lalaking mi- 


204 


yembro ng pamilya ni Aaron ang nanunungkulan 
noon bilang mga saserdote, samantalang ang iba 
pang miyembro ng tribo, yaong mga Levita, ay 
naglilingkod bilang kanilang mga katulong. (Bil 3: 
3, 6-10) Nagsimula ang kaayusang ito noong maita- 
yo ang tabernakulo, yamang bago nito ay walang 
partikular na pamilya o tribo ang inatasan bilang ta- 
gapaghandog ng mga hain.---Exo 24:5. 

Kinuha Bilang Pantubos Para sa mga Panga- 
nay. Ang mga Levita ay pinili ni Jehova bilang 
kahalili ng lahat ng panganay ng ibang mga tribo. 
(Exo 13:1, 2, 11-16, Bil 3:41) Mula sa gulang na isang 
buwan pataas, may 22,000 lalaking Levita na maa- 
aring ipalit sa gayunding bilang ng mga panganay 
na lalaki ng ibang mga tribo. Isiniwalat ng sensus 
na kinuha sa Ilang ng Sinai na 22,273 ang mga pa- 
nganay na anak na lalaki sa ibang mga tribo. Dahil 
dito, hiniling ng Diyos na isang pantubos na hala- 
gang limang siklo ($11) ang ibigay kay Aaron at sa 
kaniyang mga anak para sa bawat isa sa 273 panga- 
nay na lumabis kaysa sa mga Levita.---Bil 3:39, 43, 
46-51. 

Mga Tungkulin. Ang mga Levita ay binubuo 
ng tatlong pamilya na mula sa mga anak ni Levi na 
sina Gerson (Gersom), Kohat, at Merari. (Gen 46:11, 
1Cr 6:1, 16) Sa ilang, ang bawat pamilyang ito ay 
inatasan ng kani-kaniyang dako na malapit sa ta- 
bernakulo. Ang Kohatitang pamilya ni Aaron ay 
nagkampo sa harap ng tabernakulo sa dakong sila- 
ngan. Ang natitirang mga Kohatita naman ay nag- 
kampo sa dakong timog, ang mga Gersonita ay sa 
dakong kanluran, at ang mga Merarita ay sa dakong 
hilaga. (Bil 3:23, 29, 35, 38) Trabaho ng mga Levita 
ang pagtatayo, pagkakalas, at pagbubuhat ng taber- 
nakulo. Kapag panahon na upang lumipat ng kam- 
po, ibinababa ni Aaron at ng kaniyang mga anak 
ang kurtinang partisyon sa pagitan ng dakong Banal 
at ng Kabanal-banalan at tinatakpan nila ang kaban 
ng patotoo, ang mga altar, at ang iba pang sagra- 
dong mga muwebles at mga kagamitan. Pagkatapos 
ay binubuhat ng mga Kohatita ang mga bagay na 
ito. Mga Gersonita ang nagdadala sa mga telang 
pantolda, mga pantakip, mga pantabing, mga ta- 
bing ng looban, at mga pantoldang panali (maliwa- 
nag na ang mga ito ang mga panali ng mismong 
tabernakulo), at mga Merarita naman ang nag-aasi- 
kaso sa mga hamba, mga haligi, may-ukit na mga 
tuntungan, mga pantoldang tulos at mga pana- 
li (mga panali ng loobang nakapalibot sa tabernaku- 
lo).--Bil 1:50, 51, 3:25, 26, 30, 31, 36, 37; 4:4-33, 
7:5-9. 

Sa ilalim ng paghahari ni David, organisadung- 
organisado ang gawain ng mga Levita dahil nag- 
atas siya ng mga tagapangasiwa, mga opisyal, mga 
hukom, mga bantay ng pintuang-daan, mga ingat- 


205 


yaman, at ng napakaraming makakatulong ng mga 
saserdote sa templo, sa mga looban, at sa mga silid- 
kainan may kaugnayan sa paghahandog, paghaha- 
in, gawaing pagpapadalisay, pagtitimbang, pagsu- 
sukat, at sa iba't ibang tungkuling pagbabantay. 
Ang mga Levitang manunugtog ay inorganisa sa 
24 na grupo, katulad ng mga pangkat ng mga sa- 
serdote, at halinhinan silang naglilingkod. Ang ka- 
nilang mga tungkulin ay pinagpasiyahan sa pama- 
magitan ng palabunutan. Ang partikular na atas ng 
mga grupo ng bantay ng pintuang-daan ay pinili rin 
sa gayong paraan.--1Cr 23, 25, 26; 2Cr 35:3-5, 10. 

Noong panahon ni Moises, ang isang Levita ay ga- 
nap na makapanunungkulan pagsapit niya sa edad 
na 30 taon. Kabilang sa mga tungkulin niya ang 
pagbubuhat ng tabernakulo at ng mga kagamitan 
nito kapag ito'y inililipat. (Bil 4:46-49) May ilang 
tungkulin na maaari niyang gampanan pasimula sa 
edad na 25, ngunit lumilitaw na hindi kasama rito 
ang mabigat na paglilingkod, gaya ng paglilipat 
ng tabernakulo. (Bil 8:24) Noong panahon ni Ha- 
ring David, ang edad ay ibinaba sa 20 taóng gulang. 
Ang dahilan ni David ay sapagkat ang tabernakulo 
(na noo'y hahalinhan na ng templo) ay hindi na ka- 
ilangang ilipat-lipat. Ang katungkulang paglilingkod 
ay natatapos sa edad na 50 taon. (Bil 8:25, 26; 1Cr 
23:24-26, tingnan ang EDAD.) Kailangang maging 
bihasa sa Kautusan ang mga Levita, yamang mada- 
las silang tawagin upang basahin iyon sa madla at 
ituro iyon sa karaniwang mga tao.--1Cr 15:27: 2Cr 
5:12, 17:7-9: Ne 8:7-9. 

Panustos. Ang mga Levita ay pangunahing ti- 
nutustusan sa pamamagitan ng mga ikapu mula sa 
ibang mga tribo, na nagbibigay sa kanila ng ika- 
sampu ng lahat ng bunga ng lupa at ng mga baka. 
Ang ikasampu naman ng mga ito ay ibinibigay ng 
mga Levita sa mga saserdote. (Bil 18:25-29, 2Cr 
31:4-8, Ne 10:38, 39) Gayundin, bagaman ang mga 
Levita ay eksemted sa paglilingkod militar, sila, ka- 
sama ng mga saserdote, ay binabahaginan ng sam- 
sam mula sa pakikipagbaka. (Bil 1:45-49: 31:25-31, 
tingnan ang IKAPU.) Ang mga Levita ay hindi tinak- 
daan ng teritoryo sa Canaan, yamang si Jehova ang 
kanilang bahagi. (Bil 18:20) Gayunman, ang ibang 
mga tribo ng Israel ay nagbigay sa kanila ng kabu- 
uang 48 lunsod na nakapangalat sa Lupang Panga- 
ko.--Bil 35:1-8. 

Pinagmulan ng mga Tagasuporta sa Tunay 
na Pagsamba. Sa mga Levita nagmula ang ilang 
mahuhusay na halimbawa ng kasigasigan para sa 
tunay na pagsamba. Makikita ito sa insidente may 
kinalaman sa ginintuang guya at muli noong lisanin 
ng mga Levita ang teritoryo ni Jeroboam pagkata- 
pos na mahati ang kaharian. (Exo 32:26, 2Cr 11:13, 
14) Naging masigasig din sila sa pagsuporta sa mga 
haring sina Jehosapat, Hezekias, at Josias at gayun- 


LEVITICO 


din sa mga gobernador na sina Zerubabel at Nehe- 
mias at sa saserdoteng-eskriba na si Ezra sa pagsi- 
sikap ng mga ito na isauli ang tunay na pagsamba 
sa Israel.--2Cr 17:7-9, 29:12-17: 30:21, 22; 34:12, 
13, Ezr 10:15, Ne 9:4, 5, 38. 

Gayunman, bilang isang tribo, hindi nila sinupor- 
tahan ang Anak ng Diyos sa kaniyang gawaing pag- 
sasauli, bagaman may indibiduwal na mga Levita na 
naging mga Kristiyano. (Gaw 4:36, 37) Marami sa 
mga saserdoteng Levita ang naging masunurin sa 
pananampalataya. (Gaw 6:7) Nang mawasak ang 
Jerusalem at ang templo nito noong 70 C.E., ang 
mga rekord ng pamilya ng mga Levita ay nawala 
o nasira, anupat nagwakas ang sistemang Levitiko. 
Ngunit isang “tribo ni Levi” ang kabilang sa espiritu- 
wal na Israel.---Apo 7:4, 7. 

Sa pangalan ng tribong ito kinuha ang pangalan 
ng aklat ng Bibliya na Levitico. Malawakang tinata- 
lakay sa aklat na ito ang mga Levita at ang kanilang 
mga tungkulin. 


LEVITICO. Ang ikatlong aklat ng Pentateuch, 
na naglalaman ng mga kautusan mula sa Diyos 
tungkol sa mga hain, kadalisayan, at iba pang mga 
bagay na nauugnay sa pagsamba kay Jehova. Ang 
Levitikong pagkasaserdote, sa pagganap sa mga ta- 
gubilin para rito, ay nag-ukol ng sagradong pagli- 
lingkod bilang “isang makasagisag na paglalarawan 
at isang anino ng makalangit na mga bagay.”---Heb 
8:3-5; 10:1. 

Yugtong Saklaw. Hindi lalampas sa isang buwan 
ang yugtong sinaklaw ng mga pangyayari sa aklat. 
Ang kalakhang bahagi ng Levitico ay naglalaman ng 
mga ordinansa ni Jehova sa halip na mga salaysay ng 
iba't ibang pangyayari sa isang mahabang yugto ng 
panahon. Binabanggit sa huling kabanata ng Exodo, 
ang aklat na sinundan ng Levitico, na itinayo ang ta- 
bernakulo noong unang araw ng unang buwan nang 
ikalawang taon ng paglisan ng Israel mula sa Ehipto. 
(Exo 40:17) Pagkatapos, ang aklat naman ng Mga Bi- 
lang (na kasunod mismo ng ulat ng Levitico), sa 
unang mga talata nito (1:1-3), ay nagsisimula sa utos 
ng Diyos hinggil sa pagkuha ng isang sensus, na ibi- 
nigay kay Moises “noong unang araw ng ikalawang 
buwan nang ikalawang taon ng kanilang paglabas 
mula sa lupain ng Ehipto.” 

Kung Kailan at Saan Isinulat. Makatuwirang 
ipalagay na isinulat ang aklat noong 1512 B.C.E., sa 
ilang ng Sinai. Pinatutunayan ng mga pagtukoy ng 
Levitico hinggil sa buhay sa kampo na talagang isi- 
nulat ito sa ilang.--Lev 4:21, 10:4, 5, 14:8, 17:1-5. 

Manunulat. Ang lahat ng nabanggit na kati- 
bayan ay nakatutulong din upang matukoy si Moi- 
ses bilang ang manunulat ng aklat. Tinanggap niya 
ang impormasyon mula kay Jehova (Lev 26:46), at 
nagtapos ang aklat sa ganitong mga salita: “Ito ang 


LEVITICO 


mga utos na ibinigay ni Jehova kay Moises bilang 
mga utos sa mga anak ni Israel sa Bundok Sinai.” 
(27:34) Bukod diyan, ang Levitico ay bahagi ng Pen- 
tateuch, na kinikilala ng karamihan na isinulat ni 
Moises. Hindi lamang ang pambungad ng Levitico 
na “At...” ang nagpapahiwatig na nauugnay ito sa 
Exodo, at samakatuwid ay pati sa iba pang bahagi 
ng Pentateuch, kundi maging ang paraan ng pagtu- 
koy rito ni Jesu-Kristo at ng mga manunulat ng 
Kristiyanong Kasulatan ay nagpapakitang alam ni- 
lang ito'y isinulat ni Moises at tunay na bahagi ng 
Pentateuch. Halimbawa, tingnan ang pagtukoy ni 
Kristo sa Levitico 14:1-32 (Mat 8:2-4), ang pagtukoy 
ni Lucas sa Levitico 12:2-4, 8 (Luc 2:22-24), at ang 


206 


pag-uulit ni Pablo sa Levitico 18:5 gamit ang ibang 
pananalita (Ro 10:5). 

Dead Sea Leviticus Scrolls. Siyam sa mga 
manuskritong natagpuan sa Dagat na Patay ang 
naglalaman ng mga piraso ng aklat ng Levitico. Ang 
apat sa mga ito, na pinaniniwalaang mula pa no- 
ong 125 hanggang 75 B.C.E., ay isinulat sa sinau- 
nang mga titik Hebreo na ginamit bago ang pagka- 
tapon sa Babilonya. 

Kahalagahan ng Aklat. Nangako ang Diyos sa 
Israel na kung susundin nila ang kaniyang tinig, sila 
ay magiging “isang kaharian ng mga saserdote sa 
[kaniya] at isang banal na bansa.” (Exo 19:6) Ang ak- 
lat ng Levitico ay naglalaman ng rekord hinggil sa 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG LEVITICO 


Ang mga kautusan ng Diyos, lalo na may kinalaman sa paglilingkod 
ng mga saserdote sa Israel, para sa kapakinabangan ng bansa sa 
kabuuan, idiniin ang kalubhaan ng kasalanan at ang kahalagahan 
ng pagiging banal sapagkat banal si Jehova 


Isinulat ni Moises noong 1512 B.C.E., samantalang nagkakampo ang 
Israel sa Bundok Sinai 


Ang Aaronikong pagkasaserdote ay itinalaga at nag- 
simula nang gumana 


Isinagawa ni Moises ang pitong-araw na pagtatalaga (8:1-36) 


Noong ikawalong araw, nagsimula nang gumana ang pagkasa- 
serdote: ipinakita ni Jehova ang kaniyang pagsang-ayon sa 
pamamagitan ng pagtatanghal ng kaniyang kaluwalhatian at 
pagtupok sa handog na nasa altar (9:1-24) 


Nilipol ni Jehova sina Nadab at Abihu dahil sa paghahandog ng 
kakaibang apoy: pagkatapos nito, ipinagbawal ang pag-inom 
ng mga inuming de-alkohol kapag naglilingkod sa santuwaryo 
(10:1-11) 

Binalangkas ang mga kahilingan para sa mga maglilingkod bi- 
lang saserdote: ibinigay ang mga tuntunin tungkol sa pagkain 
ng bagay na banal (21:1-22:16) 

Ang paghahandog ng mga hain upang mapanatili ang 
sinang-ayunang kaugnayan sa Diyos 

Ibinigay ang mga kautusan may kinalaman sa mga hayop na ti- 
natanggap bilang mga handog na sinusunog at kung paano 
dapat ihanda ang mga ito para sa paghahandog (1:1-17: 6: 
8-13, 7:8) 

Itinakda ang iba't ibang uri ng handog na mga butil gayundin 
kung paano ihahandog ang mga ito kay Jehova (2:1-16, 6:14- 
18: 7:9, 10) 

Inilahad ang paraan ng paghahandog ng mga haing pansalu-salo: 
ipinagbawal ang pagkain ng dugo at taba (3:1-17: 7:11-36) 

Tinukoy ang mga hayop na maaaring ibigay bilang handog ukol 
sa kasalanan para sa isang saserdote, sa kapulungan ng Isra- 
el, sa isang pinuno, o sa isa na kabilang sa bayan, binalang- 
kas ang paraan ng paghahain ng handog na ito (4:1-35: 6: 
24-30) 

Ibinigay ang mga kautusan hinggil sa mga situwasyon na humi- 
hiling ng mga handog ukol sa pagkakasala (5:1-6:7: 7:1-7) 

Ibinigay ang mga tagubilin may kinalaman sa paghahandog na 
isasagawa sa araw ng pagpapahid sa saserdote (6:19-23) 


Ang lahat ng handog ay dapat na malusog: itinala ang mga de- 
pekto ng mga hayop na hindi angkop ihain (22:17-33) 

Binalangkas ang mga dapat gawin sa Araw ng Pagbabayad-Sala 
may kaugnayan sa paghahain ng isang toro at dalawang kam- 
bing--ang isang kambing ay para kay Jehova at ang isa na- 
man ay para kay Azazel (16:2-34) 

Detalyadong mga tuntunin na magsasanggalang la- 
ban sa karumihan at magpapanatili ng kabanalan 
Ang ilang partikular na mga hayop ay tinatanggap bilang malinis 

na pagkain at ang iba naman ay ipinagbabawal bilang marumi: 
ang pagkasaling o paghipo sa mga bangkay ay nagpaparumi 
sa isa (11:1-47) 

Pagkapanganak ng isang babae, dapat siyang dalisayin mula sa 
kaniyang karumihan (12:1-8) 

Dinetalye kung paano aasikasuhin ang mga kaso ng ketong 
(13:1-14:57) 

Ang agas mula sa ari ay nagpaparumi sa isa, at kahilingan ang 
pagpapadalisay (15:1-33) 

Dapat panatilihin ang kabanalan sa pamamagitan ng paggalang 
sa pagiging sagrado ng dugo at pag-iwas sa insesto, sodomi- 
ya, bestiyalidad, paninirang-puri, espiritismo, at iba pang kari- 
ma-rimarim na gawain (17:1-20:27) 

Mga sabbath at mga pangkapanahunang kapistahan 
para kay Jehova 


Itinakda ang mga araw at mga taon ng sabbath gayundin ang 
mga tuntunin at mga simulaing nauugnay sa Jubileo (23:1-3, 
25:1-55) 

Dinetalye ang paraan ng pagdiriwang ng taunang Kapistahan ng 
mga Tinapay na Walang Pampaalsa (kasunod ng Paskuwa) at 
ng Kapistahan ng mga Sanlinggo (nang maglaon ay tinawag 
na Pentecostes) (23:4-21) 

Binalangkas ang paraan ng pagdiriwang ng Araw ng Pagbaba- 
yad-Sala at ng Kapistahan ng mga Kubol (23:26-44) 

Mga pagpapala dahil sa pagsunod, mga sumpa dahil 
sa pagsuway 

Kabilang sa mga pagpapalang idudulot ng pagsunod ang saga- 
nang ani, kapayapaan, at katiwasayan (26:3-13) 

Kabilang sa mga sumpang ibubunga ng pagsuway ang sakit, 
pagkatalo sa kamay ng mga kaaway, taggutom, pagkawasak 
ng mga lunsod, pagkatiwangwang ng lupain, at pagkatapon 
(26:14-45) 


207 


pagtatalaga ng Diyos ng isang pagkasaserdote para 
sa kaniyang bansa at sa pagbibigay niya sa kanila ng 
mga batas na tutulong sa kanila na manatiling banal 
sa kaniyang paningin. Bagaman ang Israel ay isa la- 
mang makalarawang “banal na bansa” ng Diyos, 
na may mga saserdoteng “nag-uukol ng sagradong 
paglilingkod sa isang makasagisag na paglalarawan 
at isang anino ng makalangit na mga bagay” (Heb 8: 
4, 5), kung susundin nila ang kautusan ng Diyos, pa- 
nanatilihin sila nitong malinis at nakahanay na ma- 
ging mga miyembro ng kaniyang espirituwal na 
“maharlikang pagkasaserdote, isang banal na ban- 
sa.” (IPe 2:9) Ngunit dahil naging masuwayin ang 
karamihan sa kanila, naiwala ng Israel ang pribilehi- 
yong pagmulan ng kabuuang bilang ng mga miyem- 
bro ng Kaharian ng Diyos, gaya ng sinabi ni Jesus sa 
mga Judio. (Mat 21:43) Gayunpaman, ang mga kau- 
tusang nakatala sa aklat ng Levitico ay naging lub- 
hang kapaki-pakinabang sa mga nagbigay-pansin sa 
mga iyon. 

Ang mga kautusan hinggil sa kalinisan at pagka- 
in, gayundin ang mga tuntunin tungkol sa kalini- 
sang-asal sa sekso, ay nagsilbing pananggalang nila 
laban sa sakit at kalisyaan. (Lev kab 11-15, 18) Ga- 
yunman, pantangi silang nakinabang sa mga kautu- 
sang ito sa espirituwal na paraan, sapagkat nakatu- 
long ang mga ito upang maging pamilyar sila sa 
banal at matuwid na mga daan ni Jehova at upang 
maiayon nila ang kanilang buhay sa Kaniyang mga 
daan. (11:44) Karagdagan pa, ang mga tuntuning 
nakatala sa aklat na ito ng Bibliya, bilang bahagi ng 
Kautusan, ay nagsilbing tagapagturo na umakay sa 
mga mananampalataya tungo kay Jesu-Kristo, ang 
dakilang Mataas na Saserdote ng Diyos at ang isa na 
inilarawan ng napakaraming hain na inihandog alin- 
sunod sa Kautusan.--Gal 3:19, 24; Heb 7:26-28, 
9:11-14, 10:1-10. 

Ang aklat ng Levitico ay napakahalaga pa rin sa 
ngayon sa lahat ng nais maglingkod kay Jehova sa 
kaayaayang paraan. Tunay na nakapagpapatibay ng 
pananampalataya na pag-aralan ang katuparan ng 
iba't ibang bahagi nito may kaugnayan kay Jesu- 
Kristo, sa haing pantubos, at sa kongregasyong Kris- 
tiyano. Bagaman totoo na wala sa ilalim ng tipang 
Kautusan ang mga Kristiyano (Heb 7:11, 12, 19, 8:13, 
10:1), ang mga tuntuning nakatala sa aklat ng Levi- 
tico ay nagbibigay sa kanila ng kaunawaan hinggil 
sa pangmalas ng Diyos sa mga bagay-bagay. Sama- 
katuwid, ang aklat ay hindi basta paglalahad ng na- 
kababagot at di-praktikal na mga detalye, kundi 
isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan ng im- 
pormasyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng kaala- 
man hinggil sa kung paano minamalas ng Diyos ang 
iba't ibang bagay, na ang ilan ay hindi espesipikong 
sinaklaw sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ma- 
tutulungan ang isang Kristiyano na iwasan yaong 


LIBINGAN 


hindi kalugud-lugod sa Diyos at gawin yaong kalu- 
gud-lugod sa Kaniya. 


LIBING. 
LIBINGAN. 


LIBINGAN [sa Ingles, grave]. Isang dakong him- 
layan ng mga patay. Bagaman ang terminong “libi- 
ngan” sa ngayon ay karaniwang tumutukoy sa isang 
hukay sa lupa na pinaglilibingan, ang isang karani- 
wang paraan ng paglilibing noon ng mga Hebreo at 
ng iba pang mga tao sa Silangan ay sa pamamagi- 
tan ng paggamit ng isang likas na yungib o ng isang 
libingang inuka sa bato. Ang salitang Hebreo na qe- 
ver ang karaniwang ginagamit upang tumukoy sa 
isang dakong libingan o sa isang libingan. (Gen 
23:7-9, Jer 8:1; 26:23) Ang kaugnay nitong salita na 
qevurrah' ay maaari ring tumukoy sa isang libingan 
sa lupa o sa isang libingang inuka sa bato.---Gen 
35:20, 1Sa 10:2. 

Sa Griego, ang karaniwang salita para sa libingan 
(grave) ay ta'phos (Mat 28:1), at ang anyong pandi- 
wa nito (thapto) ay nangangahulugang “ilibing.” 
(Mat 8:21, 22) Ang salitang mne'ma (Luc 23:53) ay 
tumutukoy rin sa isang libingan (tomb) at ang sali- 
tang mne-mei'on (Luc 23:55) ay tumutukoy sa isang 
alaalang libingan (memorial tomb). 

Yamang ang Hebreo at Griegong mga salitang ito 
ay tumutukoy sa indibiduwal na dakong libingan 
o sa isang lugar na pinaglilibingan, kadalasa'y gi- 
nagamit ang mga ito sa anyong pangmaramihan 
upang tumukoy sa maraming indibiduwal na libi- 
ngan. Samakatuwid, ang mga ito ay iba sa Hebreong 
she'ohl'at sa Griegong hai'des, na parehong tumutu- 
koy sa karaniwang libingan ng sangkatauhan, o san- 
libingan, at sa gayo'y laging ginagamit sa anyong 
pang-isahan. Sa dahilang ito, maraming makaba- 
gong salin ang hindi tumulad sa ginawa ng King 
James Version, kung saan ang she'ohl' at hai'des ay 
isinalin sa iba't ibang paraan bilang “impiyerno,” “li- 
bingan,” at “hukay,” kundi sa halip ay tinumbasan 
lamang nila ng transliterasyon sa Ingles ang mga 
salitang iyon.---Tingnan ang HADES; SHEOL. 

Gayunpaman, yamang ang pagpasok ng isa sa 
Sheol ay ipinakikitang nagaganap kapag siya'y inili- 
libing sa isang indibiduwal na libingan o sa isang 
dakong libingan, ang mga salitang tumutukoy sa 
gayong mga libingan ay mga terminong ginaga- 
mit kasama ng Sheol, bagaman hindi katumbas ng 
Sheol.--Job 17:1, 13-16, 21:13, 32, 33, Aw 88:3-12. 

Sa Roma 3:13, sinipi ng apostol na si Pablo ang 
Awit 5:9, anupat inihalintulad niya sa “isang bukas 
na libingan” ang lalamunan ng mga taong balakyot 
at mapanlinlang. Kung paanong ang isang bukas 
na libingan ay naglalaman ng patay at kabulu- 
kan, ang kanilang mga lalamunan ay naglalabas ng 


Tingnan ang PAGLILIBING, MGA DAKONG 


LIBIS 


nakamamatay at bulok na pananalita.--Ihambing 
ang Mat 15:18-20. 

Noon, isang kaugalian na paputiin ang mga libi- 
ngan upang ang mga ito ay huwag mahipo ng mga 
tao nang di-sinasadya at huwag silang maging ma- 
rumi. Ang mga libingang malapit sa Jerusalem ay 
pinapuputi isang buwan bago ang Paskuwa upang 
huwag maging marumi ang isang tao sa pana- 
hon ng pantanging yugtong ito ng pagsamba da- 
hil sa di-sinasadyang paghipo sa isang libingan. 
Ibinatay ni Jesus sa kaugaliang ito ang ilustra- 
syon niya tungkol sa mga eskriba at mga Pariseo 
na nagtitinging matuwid sa labas ngunit sa loob 
ay ‘punô ng pagpapaimbabaw at katampalasanan." 
--Mat 23:27, 28. 

Bagaman ang libingan ay inihahalintulad sa isang 
hukay na mula roo'y nanaisin ng isang tao na siya'y 
mailigtas, itinawag-pansin ni Job ang pagkasiphayo 
ng mga taong nagdurusa, na palibhasa'y walang 
malinaw na pag-asa o kaunawaan sa layunin ng ka- 
nilang Maylalang ay naghahangad nang mamatay 
at “nagbubunyi sapagkat may nasumpungan silang 
dakong libingan.” (Job 3:21, 22) Ibang-iba ang salo- 
obing iyan sa saloobin ng mga taong nag-ukol ng 
kanilang buhay sa paglilingkod sa kanilang Mayla- 
lang at buong-pagtitiwalang yumakap sa pangako 
ng pagkabuhay-muli.--Aw 16:9-11, Gaw 24:15, Fil 
1:21-26, 2Ti 4:6-8, Heb 11:17-19, tingnan ang PAGLI- 
LIBING, MGA DAKONG LIBINGAN. 

Tingnan din ang ALAALANG LIBINGAN. 


LIBIS. Isang mababang dako sa pagitan ng mga 
dalisdis, mga burol, o mga bundok. Ang Diyos na 
Jehova ang wastong kinikilalang maygawa ng mga 
kaanyuan sa topograpiya ng lupa, kabilang na ang 
maraming libis nito. (Aw 104:8) Sa Kasulatan, ang 
ilan ay basta tinawag na mga libis. (Jos 8:11: 1Sa 
13:18) Ang iba naman ay “mga kapatagang libis,” 
mga patag na lugar na mabababa at nasa pagitan 
ng mga bundok at mga burol. (Deu 11:11, tingnan 
ang KAPATAGAN.) Mayroon ding “mga agusang libis,” 
na kung minsan ay patuluyang dinadaluyan ng 
mga batis ngunit kadalasan ay inaagusan lamang 
ng tubig kapag tag-ulan. (Deu 8:7: tingnan ang 
AGUSANG LIBIS.) Ginagamit ng ilang salin ang “lam- 
bak” o “(mga) libis” kapag ang tinutukoy ay “(mga) 
mababang kapatagan” (Gen 14:3; 1Cr 12:15), at 
“lambak” o “(mga) mababang lupain” para sa “Sepe- 
la,” ang maburol na mababang lupain na nasa pagi- 
tan ng baybaying kapatagan ng mga Filisteo at ng 
matataas na lupain ng gitnang Palestina.---Deu 1:7; 
1Ha 10:27. 

Kabilang sa kilalang mga libis na binanggit sa Ka- 
sulatan ay ang Libis ng Moab “sa tapat ng Bet-peor” 
(Deu 3:29: 34:6) at ang Libis ng Asin (2Sa 8:13), ga- 


208 


yundin yaong nasa Hinom (Ne 11:30), Ipta-el (Jos 
19:14), Zeboim (1Sa 13:18), at Zepata (2Cr 14:10). Ka- 
sama sa mga “kapatagang libis” sa rekord ng Kasula- 
tan ay yaong nasa Sinar (Gen 11:2), Jerico (Deu 34:3), 
Mizpe (Jos 11:8), Lebanon (Jos 12:7), Ono (Ne 6:2), at 
Megido (2Cr 35:22: Zac 12:11). 

Makasagisag at Makahulang Paggamit. Kung 
hindi dahil sa pangangalaga ng isang mabuting pas- 
tol, ang isang madilim na libis, o bangin, na may mga 
patibong at mababangis na hayop, ay mapanganib 
para sa isang kawan. Bagaman napaharap din si Da- 
vid sa iba't ibang kapahamakan, panatag siya sa pag- 
kaalam na si Jehova ang kaniyang Pastol. Kaya na- 
man maipahahayag niya: “Bagaman lumalakad ako 
sa libis ng matinding karimlan, wala akong kinatata- 
kutang masama.”--Aw 23:1, 4. 

Maliwanag na “ang kapahayagan tungkol sa libis 
ng pangitain” ay nauugnay sa sinaunang Jerusalem. 
Bagaman ang lunsod na ito ay may kataasan, ito ay 
gaya ng isang “libis” dahil napalilibutan ito ng mas 
matataas na bundok.--Isa 22:1, 5. 

Maliwanag na sa pamamagitan ng pag-aalis ng la- 
hat ng hadlang sa pagbabalik ng kaniyang bayan 
mula sa pagkatapon sa Babilonya, sa diwa ay pi- 
nangyari ni Jehova na mataas ang bawat libis, ‘ma- 
patag ang mga burol at mga bundok,' at ang 'baku- 
bakong lupain ay maging kapatagang libis para sa 
kanila. (Isa 40:4) Hindi nauhaw sa daan ang mga Ju- 
diong nalabi. Natupad ang mga salita ni Jehova sa 
pamamagitan ni Isaias: “Sa mga hantad na burol ay 
magbubukas ako ng mga ilog, at sa gitna ng mga ka- 
patagang libis, mga bukal.”--Isa 41:18, ihambing 
ang Isa 35:6, 7, 10; 43:19-21: 48:20, 21. 


LIBIS, KAPATAGANG. Tingnan ang KAPATA- 
GAN. 


LIBIS, PINTUANG-DAAN NG. 
ang PINTUANG-DAAN. 


LIBIS NG HINOM. Tingnan ang Hinom, Li- 
BIS NG. 


LIBNA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “puti”: o, posible, “punong estorake”]. 

1. Isang kampamento ng mga Israelita sa ilang. 
Hindi alam kung saan ang lokasyon nito.--Bil 33: 
20, 21. 

2. Isang maharlikang Canaanitang lunsod na ki- 
nuha ni Josue bago niya sinakop ang Lakis. (Jos 
10:29-32, 39, 12:15) Ang Libna ay isa sa mga lunsod 
sa teritoryo ng Juda na ibinigay sa “mga anak ni 
Aaron.” (Jos 15:21, 42, 21:13, 1Cr 6:57) Pagkaraan ng 
maraming siglo, nanirahan dito ang biyenan ni Ha- 
ring Josias.---2Ha 23:31, 24:18, Jer 52:1. 

Nang maghimagsik ang mga Edomita noong ika- 
sampung siglo B.C.E., ang Libna ay nagrebelde rin 


Tingnan 


209 


laban kay Haring Jehoram ng Juda. (2Ha 8:22; 2Cr 
21:10) Noong 732 B.C.E., ang hukbo ni Haring Sena- 
kerib ng Asirya ay lumipat mula sa Lakis patungong 
Libna. Nagsugo siya ng isang hukbong militar na 
mula sa Lakis upang pagbantaan ang Jerusalem. Sa- 
mantalang nasa Libna, tumanggap ng mga ulat ang 
mga Asiryano na binabalak ni Tirhaka na hari ng 
Etiopia na makipaglaban sa kanila. Dahil dito, upang 
himuking sumuko ang Jerusalem, nagsugo si Sena- 
kerib ng mga mensahero sa ikalawang pagkakataon. 
Ang mga ito'y may dalang mga liham na nanana- 
kot kay Hezekias na hari ng Juda. Pagkatapos nito, 
ang anghel ni Jehova ay pumatay ng 185,000 sa 
hukbong Asiryano, na lumilitaw na nagkakampo pa 
malapit sa Libna.---2Ha 19:8-35, Isa 37:8-36. 

Ang Tell es-Safi ay iminumungkahi bilang posi- 
bleng lokasyon ng sinaunang Libna. Gayunman, ya- 
mang mas pabor ang katibayan na iugnay ang Tell 
es-Safi sa Gat, ipinapalagay ng makabagong mga is- 
kolar na ang Libna ay ang Tell Bornat (Tel Burena), 
na mga 8 km (5 mi) sa HHS ng Lakis. 


LIBNI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “puti']. 

1. Isang apo ni Levi at anak ni Gerson (Gersom). 
(Exo 6:17: 1Cr 6:17) Siya ang pinagmulan ng isang 
Levitikong pamilya (Bil 3:18, 21, 1Cr 6:19, 20) at ma- 
liwanag na tinatawag ding Ladan.--ICr 23:6, 7: 
26:21. 

2. Isang Levita na nagmula kay Merari sa pama- 
magitan ni Mahali.---1Cr 6:29. 


LIBNITA, MGA [Ni (Kay) Libni]. Isang pamil- 
ya ng mga Levita na nagmula kay Gerson sa pama- 
magitan ng anak nito na si Libni.--Bil 3:21, 26:58. 


LIBRA [sa Gr., li'tra]. Isang timbang na sa Juan 
12:3 (tlb sa Rbi8) at 19:39 (tlb sa Rbi8) lamang bi- 
nabanggit. Kadalasan, ang terminong Griego nito 
ay tinutumbasan ng librang Romano (sa Lat., libra). 
Sa gayon, ito ay mga 327 g (11.5 onsa). Isinasalin 
ng ilang bersiyon ang salitang Griego na mna bi- 
lang “libra” (Luc 19:18, KJ, Dy, JB, We), ngunit mas 
angkop itong isalin bilang “mina.” (Da, Fn, NW, Ro) 
Samantalang ang “libra” ay ginagamit sa Bibliya bi- 
lang isang timbang o sukat, ang “mina” naman ay 
isang timbang na pansalapi na nagpapahiwatig ng 
isang espesipikong halaga ng ginto o pilak. 


LIBYA, MGA TAGA-LIBYA. Saklaw ng si- 
naunang Libya ang isang lugar sa hilagang Aprika 
sa K ng Ehipto. Karaniwang inaakala na ang mga 
tumatahan doon ay tinutukoy ng terminong Hebreo 
na Lu-vim! (2Cr 12:3, “mga taga-Libya,” LXX, NW, 
RS) Kung ang Lu-vim' ay isang naiibang anyo ng 
Lehavim” (Lehabim), maaaring ipinahihiwatig nito 
na ang ilan sa mga taga-Libya ay nagmula kay Ham 


LICAONIA 


sa pamamagitan ni Mizraim. (Gen 10:13) Ipinakikita 
ng tradisyonal na Judiong pangmalas na matatag- 
puan sa mga akda ni Josephus (Jewish Antiquities, 
I, 130-132 [vi, 2]) na ang mga taga-Libya ay mga 
inapo ni Ham sa pamamagitan ni Put. (Gen 10:6) 
Gayundin, ang Griegong Septuagint at ang Latin na 
Vulgate ay kababasahan ng “mga taga-Libya” sa Je- 
remias 46:9, Ezekiel 27:10, at 38:5 kung saan ang 
tekstong Hebreo ay nagsasabing “Put.” Sabihin pa, 
posibleng kapuwa ang mga inapo ni Put at ni Mizra- 
im ay namayan sa heograpikong rehiyon ng hila- 
gang Aprika na tinawag na Libya. Mangangahulu- 
gan ito na ang katawagang “mga taga-Libya” ay 
higit na malawak kaysa sa terminong Hebreo na Lu- 
vim’. 

Binihag ng hari ng Ehipto na si Sisak, itinuturing 
na tagapagtatag ng “dinastiya ng Libya,” ang mara- 
ming lunsod nang salakayin niya ang Juda noong 
ikalimang taon ni Haring Rehoboam (993 B.C.E.). 
Kabilang ang mga taga-Libya sa kaniyang maka- 
pangyarihang hukbo ng mga karo at mga manga- 
ngabayo. Bagaman ang Jerusalem mismo ay pi- 
naligtas, sinamsaman ni Sisak ang lunsod ng mga 
kayamanan nito. (1Ha 14:25, 26, 2Cr 12:2-9) Pagka- 
raan ng mga 26 na taon (967 B.C.E.), ang mga taga- 
Libya ay may kinatawan sa mga hukbo ni Zera na 
Etiope, na pumasok sa Juda ngunit dumanas ng ka- 
hiya-hiyang pagkatalo. (2Cr 14:9-13, 16:8) Noong 
ikapitong siglo B.C.E., ang tulong ng mga taga-Libya 
at ng iba pa ay waring walang kabuluhan upang 
mailigtas ang Ehipsiyong lunsod ng No-amon mula 
sa kapahamakan sa mga kamay ng mga Asiryano. 
(Na 3:7-10) Inihula na ang mga taga-Libya at ang 
mga Etiope ay susunod sa “mga hakbang” ng “hari 
ng hilaga,” anupat nagpapahiwatig na ang mga da- 
ting tagasuportang ito ng Ehipto ay mapapasailalim 
sa kaniyang kontrol.---Dan 11:43. 

Noong taong 33 C.E., kabilang sa mga Judio at 
mga proselita na nasa Jerusalem para sa Kapistahan 
ng Pentecostes ang mga tao mula sa “mga bahagi ng 
Libya, na patungong Cirene,” samakatuwid nga, ang 
kanluraning bahagi ng Libya. Malamang na ang ilan 
sa mga ito ay binautismuhan bilang tugon sa dis- 
kurso ni Pedro at nang maglaon ay dinala nila ang 
mensahe ng Kristiyanismo pagbalik nila sa lupain 
na kanilang tinitirahan.---Gaw 2:10. 


LICAONIA. Isang rehiyon sa Asia Minor kung 
saan wikang Licaonia ang sinasalita. (Gaw 14:6-11) 
Ang mga hangganan ng Licaonia ay lubhang nag- 
pabagu-bago sa buong kasaysayan nito at hindi ma- 
tiyak. Pangunahin na, noong yugtong tukuyin ang 
Licaonia sa rekord ng Bibliya, nasa timugang bahagi 
ito ng Romanong probinsiya ng Galacia at kahang- 
ga ng Pisidia at Frigia sa K, ng Capadocia sa S, at 
ng Cilicia sa T. Ang lugar na ito ay binubuo ng 


LICIA 


kapatagang walang punungkahoy anupat limitado 
ang tubig. Gayunman, noong sinauna, ito ay maitu- 
turing na mabunga at may sapat na pastulan para 
sa maraming tupa. 

Dumalaw ang apostol na si Pablo sa Derbe at Lis- 
tra, dalawang lunsod ng Licaonia, noong panahon 
ng kaniyang una at ikalawang paglalakbay bilang 
misyonero. Maaaring tumigil din siya roon noong 
kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero ha- 
bang naglalakbay siya “sa iba't ibang dako sa lupain 
ng Galacia. ”--Gaw 14:6, 20, 21, 16:1, 18:23. 


LICIA. Isang bulubunduking rehiyon sa TK bay- 
bayin ng Asia Minor. Nasa dakong HK ng Licia ang 
Caria; sa dakong H, Frigia at Pisidia; at sa da- 
kong HS, Pamfilia. Ang mga bundok sa teritoryo ng 
sinaunang Licia ay mga tagaytay ng Kabundukan 
ng Taurus. Partikular na sa silanganing kalahatian 
ng rehiyon, ang mga ito ay halos nasa baybayin. 
Ang mga libis ng ilog dito, pangunahin na yaong sa 
Xanthus (makabagong Koca), ay mataba. Maraming 
pananim sa mga burol, at ang mga dalisdis ng bun- 
dok ay naglalaan ng pastulan para sa mga tupa. 
Dalawang lunsod ng Licia, ang Patara at Mira, 
ang espesipikong binanggit may kaugnayan sa mga 
paglalakbay ng apostol na si Pablo. Ngunit walang 
rekord na nangaral siya roon.--Gaw 21:1, 27:5. 


LIDA. Ang Lida ay iniuugnay sa el-Ludd (maka- 
bagong Lod) sa Kapatagan ng Saron, mga 18 km 
(11 mi) sa TS ng Jope. Sa Lida, pinagaling ni Pedro 
ang paralisadong si Eneas. Dahil sa himalang ito, 
ang marami sa kapaligirang iyon ay tumanggap sa 
Kristiyanismo. (Gaw 9:32-35, 38) Ipinapalagay na 
ang Lida at ang Lod ay iisa.--- 1Cr 8:12, tingnan ang 
LOD. 


LIDER, TAONG MAHAL, PRINSIPE. 

May ilang salitang Hebreo na maaaring isalin sa 
iba't ibang paraan bilang “lider,” “taong mahal,” at 
“prinsipe.” Ang mga salitang pinakamalimit lumi- 
taw ay ang mga sumusunod: 

Ang na-ghidh, nangangahulugang “lider,” ay iki- 
nakapit kina Saul at David may kaugnayan sa pag- 
kakatalaga nila bilang mga hari sa Israel at kay 
Hezekias naman bilang hari ng Juda, taglay ang pa- 
nanagutang pastulan ang bayan ni Jehova. (1Sa 
9:16: 25:30, 2Sa 5:2; 2Ha 20:5) Pinili ni Jehova ang 
tribo ni Juda upang maging lider ng 12 tribo ng Is- 
rael, at sa Juda nanggaling ang makaharing dinas- 
tiya ni David.— 1Cr 28:4, Gen 49:10, Huk 1:2. 

Sa Daniel 9:25 at Isaias 55:4, tinutukoy si Jesus bi- 
lang “Mesiyas na Lider” at “lider at kumandante sa 
mga liping pambansa.” Pinayuhan niya ang kani- 
yang mga alagad: “Ni huwag kayong patawag na 
'mga lider, sapagkat ang inyong Lider [ka-thege- 


210 


tes'] ay iisa, ang Kristo.” (Mat 23:10) Sa kongrega- 
syong Kristiyano, tanging si Jesu-Kristo ang narara- 
pat magtaglay ng titulong “Lider,” sapagkat hindi 
naman isang taong di-sakdal ang lider ng mga tu- 
nay na Kristiyano, si Kristo ang sinusundan nila. 
Bagaman may mga “nangunguna” sa paglilingkod 
sa Diyos, hindi sila binibigyan ng titulong “lider” 
o tinatawag man nang gayon, at susundan lamang 
ang kanilang halimbawa kung tumutulad sila kay 
Kristo.--1Co 11:1, Heb 13:7. 

Ang na-dhiv', nangangahulugang “taong mahal,” 
“isa na nagkukusa,” “isa na bukas-palad,” ay ginaga- 
mit sa Bilang 21:18, anupat kahanay ng terminong 
“mga prinsipe,” para sa mga nagkusa sa Israel na 
humukay ng isang balon sa ilang. Inilalarawan din 
nito ang mga kusang-loob na nag-abuloy sa pagta- 
tayo ng tabernakulo. (Exo 35:5) Ayon sa pagkakaga- 
mit sa Job 12:21, nagpapahiwatig ito ng mga posi- 
syong prominente at makapangyarihan.---Tingnan 
din ang Aw 83:9-11. 

Ang salitang Hebreo na cho'rim’, nangangahulu- 
gang “mga taong mahal,” ay ginagamit para sa 
ilang maimpluwensiyang lalaki na nasa isang lun- 
sod ng sampung-tribong kaharian ng Israel (1Ha 
21:8, 11) at para sa mga Judio na humawak ng aw- 
toridad sa ilalim ng Imperyo ng Persia. (Ne 5:7: 
13:17) Marami sa mga taong mahal ng Juda at Jeru- 
salem, kabilang si Daniel at ang kaniyang mga ka- 
samahan, ang dinala ni Haring Nabucodonosor sa 
pagkatapon sa Babilonya noong 617 B.C.E., at ang 
iba naman ay pinatay niya noong 607 B.C.E.---Jer 
27:20; 39:6, Dan 1:3, 6. 

Ang sar, nangangahulugang “prinsipe,” “pinuno,” 
ay hinalaw sa isang pandiwa na nangangahulugang 
“mamuno.” (Huk 9:22, tlb sa Rbi8) Bagaman mada- 
las itong isinasalin bilang “prinsipe,” hindi ito laging 
tumutukoy sa anak ng hari o sa isang taong mahar- 
lika. Ang mga ulo ng mga tribo ng Israel ay tinata- 
wag na “mga prinsipe.” (1Cr 27:22) Ganiyan din ang 
titulong ibinigay sa mga may mataas na katungku- 
lan sa ilalim ni Paraon ng Ehipto at ni Haring Nabu- 
codonosor ng Babilonya. (Gen 12:15, Jer 38:17, 18, 
22; Es 3:12) Maaari ring taguriang sarang isang pi- 
nuno ng hukbo. (Ne 2:9) Sa Daniel 8:11, 25, si Jeho- 
va ay tinatawag na “Prinsipe ng hukbo” at “Prinsipe 
ng mga prinsipe.” Si Miguel na arkanghel “ang daki- 
lang prinsipe na nakatayo alang-alang sa mga anak 
ng bayan ni Daniel.” (Dan 12:1) Binabanggit sa Da- 
niel 10:13, 20 ang di-nakikitang mga demonyong 
prinsipe na namamahala sa mga kapangyarihang 
pandaigdig ng Persia at ng Gresya.--Ihambing ang 
Efe 6:12. 

Ang Awit 45, na ang talata 6 at 7 ay ikinakapit ng 
apostol na si Pablo kay Kristo Jesus (Heb 1:8, 9), ay 
may pananalitang: “Ang magiging kahalili ng iyong 


211 


mga ninuno ay ang iyong mga anak, na aatasan mo 
bilang mga prinsipe sa buong lupa.” (Aw 45:16) Na- 
susulat naman tungkol kina Abraham, Isaac, at Ja- 
cob, mga lalaking kabilang sa linya ng angkan ng 
mga ninuno ni Kristo: “Sa pananampalataya ang la- 
hat ng mga ito ay namatay, bagaman hindi nila na- 
kamtan ang katuparan ng mga pangako, ngunit na- 
kita nila ang mga iyon mula sa malayo at malugod 
na inasahan ang mga iyon.” (Heb 11:8-10, 13) Sa pa- 
mamahala ni Kristo, hindi lamang siya magkakaro- 
on ng nakabababang mga hari at mga saserdote sa 
langit (Apo 20:6) kundi magkakaroon din siya ng 
'malaprinsipeng” mga kinatawan sa lupa na magsa- 
sagawa ng mga utos ng hari. (Ihambing ang Heb 
2:5, 8.) Maliwanag na ang Isaias 32:1, 2 ay bahagi 
ng isang Mesiyanikong hula at inilalarawan nito ang 
mga pakinabang na idudulot ng gayong “mga prin- 
sipe” sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian.---Ting- 
nan ang PINUNO, TAGAPAMAHALA, ULO (Posisyon ng 
Pamamahala). 


LIHAM. Noong sinaunang mga panahon, ang 
pagsulat at pagpapadala ng opisyal, pangnegosyo, 
at personal na mga liham ay malawakang ginaga- 
mit bilang isang paraan ng pakikipagtalastasan. 
--2Sa 11:14, 2Ha 5:5-7: 10:1, 2; 2Cr 30:1, Ezr 4:7, 
Isa 37:14: Jer 29:1, Gaw 9:1, 2, 28:21, 2Te 2:2, Heb 
13:22. 

Ang salitang Hebreo na se'pher ay tumutukoy sa 
anumang bagay na isinulat at may iba't ibang kahu- 
lugan gaya ng “aklat, liham, sulat; kasulatan, nasu- 
sulat na dokumento.” Ang salitang Griego naman 
na gram ma ay maaaring tumukoy sa isang titik ng 
alpabeto o sa isang nasusulat na dokumento. (2Co 
3:7, Gaw 28:21) Ang terminong Griego na epistole’ 
ay ginagamit lamang may kaugnayan sa isang na- 
susulat na mensahe.— 1Co 5:9. 

Noon, kadalasan nang tinatatakan ang mga liham 
na kompidensiyal. (1Ha 21:8) Ang walang-galang 
na pagkilos ni Sanbalat nang magpadala siya kay 
Nehemias ng isang bukas na liham ay maaaring si- 
nadya upang mahayag sa lahat ang mga bulaang 
paratang na nakasulat doon.---Ne 6:5. 

Bukod sa papiro, kabilang sa mga materyales na 
ginagamit noong sinaunang mga panahon para sa 
pagsulat ng mga liham ang mga ostracon (maliliit 
na piraso ng basag na kagamitang luwad) at mga 
tapyas na luwad. Libu-libong tapyas na luwad ang 
natagpuan sa Babilonia at iba pang mga rehiyon. 
Matapos hugasan at linisin, ang makinis na luwad 
ay ginagawang tapyas at, habang basa pa, sinusula- 
tan ito sa pamamagitan ng panulat [stylus] anupat 
lumilikha ng hugis-tatsulok (cuneiform) na mga ti- 
tik. Kadalasan, ang mga tapyas na ito ay inilalagay 
sa mga sobreng luwad. Kung tungkol sa mga kon- 
trata, kung minsan ay nakasulat din ang teksto sa 


LILIM, ANINO 


sobre. Ang mga sobre ay tinatatakan at pagkatapos 
ay niluluto sa isang hurnuhan o ibinibilad sa araw 
upang tumigas at maging matibay.--Tingnan ang 
ARKEOLOHIYA. 

Kadalasang ang pagsulat ng mga liham ay ipina- 
gagawa sa propesyonal na mga eskriba. Gaya sa 
korte ng Persia, ang gayong mga eskriba ay kadala- 
sang laging presente at handang sumulat ng kores- 
pondensya opisyal ng pamahalaan. (Es 8:9, Ezr 4:8) 
Makikita rin ang mga eskriba sa mga pamilihan ma- 
lapit sa mga pintuang-daan ng lunsod, kung saan 
maaari silang upahan ng taong-bayan upang sumu- 
lat ng mga liham at magtala ng mga transaksiyon 
sa negosyo. 

Kung minsan, ang mga liham ay inihahatid ng 
mga mensahero (2Ha 19:14), mga mananakbo (2Cr 
30:6), o mga sugo (Es 3:13; 8:14). Waring ang serbi- 
syo ng koreo ay para lamang sa korespondensya 
opisyal hanggang noong mga panahong Romano. 
Dahil dito, ang karaniwang mga tao ay kailangang 
umasa sa naglalakbay na mga kakilala o mga ma- 
ngangalakal upang maghatid ng kanilang mga li- 
ham. 

Mayroon ding mga liham ng rekomendasyon no- 
ong sinauna. Gayunman, hindi kinailangan ng apos- 
tol na si Pablo ang gayong mga liham para sa mga 
Kristiyano sa Corinto o mula sa kanila upang patu- 
nayan na isa siyang ministro. Tinulungan niya si- 
lang maging mga Kristiyano anupat masasabi niya: 
“Kayo mismo ang aming liham, nakasulat sa aming 
mga puso at nakikilala at binabasa ng buong sang- 
katauhan.”---2Co 3:1-3. 

Noong unang siglo C.E., ang mga liham mula kina 
Pablo, Santiago, Pedro, Juan, Judas, at sa lupong ta- 
gapamahala sa Jerusalem ay nakatulong sa pag- 
unlad at pagpapanatili ng pagkakaisa at kalinisan ng 
kongregasyong Kristiyano.--Gaw 15:22-31, 16:4, 5; 
2Co 7:8, 9: 10:8-11. 


LIHIM. 
LIHIYA. Tingnan ang TAGAPAGLABA. 


LIKHI [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “kumuha']. Isang lalaki na mula sa 
tribo ni Manases na binanggit na ikatlo sa talaan ng 
mga anak ni Semida.--- 1Cr 7:19. 


LILIM, ANINO. Isang dakong masisilungan, 
likha man ito ng isang malaking bato (Isa 32:2), 
isang ulap (Isa 25:5), isang kubol (Isa 4:6), isang pu- 
nungkahoy (Sol 2:3, Eze 17:23, Os 4:13), o iba pang 
uri ng halaman (Jon 4:5, 6). Maaari itong maglaan 
ng kaayaayang proteksiyon mula sa init ng araw. 
Kaya naman, sa makasagisag na paraan, ang isa ay 
sinasabing napasailalim ng “lilim” niyaong nagsisil- 
bi bilang o inaasahang maglalaan ng proteksiyon, 


Tingnan ang SAGRADONG LIHIM. 


LINDOL 


panakip, seguridad, o kanlungan. Sa gayon, may ki- 
nalaman sa mga estrangherong pinatuloy ni Lot sa 
kaniyang tahanan, sinabi niya sa mga lalaki ng So- 
doma: “Huwag lamang ninyong gawan ng anuman 
ang mga lalaking ito, sapagkat iyan ang dahilan 
kung bakit sila pumarito sa lilim ng aking bubong.” 
(Gen 19:8) At sa pamamagitan ng kaniyang prope- 
ta na si Isaias, nagpahayag si Jehova ng kaabahan 
sa mga nanganganlong sa “lilim ng Ehipto,” sama- 
katuwid nga, umaasa sa Ehipto ukol sa proteksiyon. 
(Isa 30:1-3, tingnan din ang Pan 4:20, Eze 31:6, 12, 
17.) Si Jehova ay pantanging inilalarawan na nagla- 
laan ng nagsasanggalang na lilim o anino sa kani- 
yang bayan (Aw 91:1, 121:5, Isa 25:4) o nagbibigay 
sa kanila ng tulad-lilim na proteksiyon sa ilalim ng 
kaniyang “kamay” o ng kaniyang “mga pakpak.” 
(Aw 17:8, 36:7: 57:1: 63:7: Isa 49:2: 51:16) Sa kabi- 
lang dako, ang “matinding anino” o “matinding ka- 
rimlan” ay iniuugnay sa dilim, panganib, maging sa 
libingan--ang “lupain ng kadiliman.”--Job 10:21, 
22; 24:17: 38:17; Aw 23:4. 

Ang pagbabago ng laki ng anino at ang paglalaho 
nito sa bandang huli bilang resulta ng pagtaas at 
pagbaba ng araw ay ginagamit bilang isang simi- 
li upang ilarawan ang kaiklian ng buhay ng tao 
o ang kaniyang pagiging pansamantala. (1Cr 29:15, 
Job 8:9; 14:1, 2; Aw 102: 11, 144:4; Ec 6:12: 8:13) Ka- 
pag sinasabi na ang mga araw ng isang indibiduwal 
ay “tulad ng aninong naglalaho,” nangangahulugan 
ito na malapit na siyang mamatay. (Aw 102:11: 
109:23) Bagaman ang mga aninong nalilikha ng 
araw ay laging nagbabago ng laki at direksiyon ha- 
bang umiinog ang lupa, si Jehova ay hindi nagbaba- 
go. Gaya ng isinulat ng alagad na si Santiago: “Sa 
kaniya ay wala man lamang pagbabago sa pagba- 
ling ng anino.”---San 1:17. 

Ang lumilitaw na anino, o madilim na kaanyuan 
ng isang bagay ay hindi solido at hindi ang tunay 
na bagay. Gayunma'y makapagbibigay ito ng ideya 
kung ano ang kabuuang hugis o disenyo ng bagay 
na pinagmulan nito. May kaugnayan dito, ipinaliwa- 
nag ni Pablo na ang Kautusan, lakip ang mga kapis- 
tahan, tabernakulo, at mga hain nito, ay may anino 
na kumakatawan sa mas dakilang mga bagay na 
darating. Sumulat siya: “Ang katunayan ay sa Kris- 
to. ”--Col 2:16, 17; Heb 8:5: 9:23-28, 10:1. 

May kinalaman sa makahimalang pag-atras ng 
anino na binanggit sa 2 Hari 20:9-11 at Isaias 38:8, 
tingnan ang ARAW, I. 


LINDOL. Biglang pagyanig o pag-uga ng iba- 
baw ng lupa dahil sa mga puwersa sa loob ng glo- 
bo. Ang pangngalang Hebreo na ra ash ay hindi la- 
mang tumutukoy sa “pagyanig” ng lupa o sa isang 
“lindol” (1Ha 19:11, Am 1:1), kundi pati sa “pagya- 


212 


nig” na likha ng mga yabag ng isang hukbo (Isa 9:5, 
tlb sa Rbi8), “pagkalampag"” ng mga karong pandig- 
ma o ng diyabelin (Jer 47:3; Job 41:29), at “pagda- 
gundong” ng mga kabayo (Job 39:24). Ang Grie- 
gong seismos’ (lindol) ay tumutukoy sa pagyanig, 
pag-uga, o panginginig.---Mat 27:54: ihambing ang 
Mat 27:51, 28:4: Apo 6:13. 

Maraming pag-uga at pagyanig ng lupa ang na- 
ganap sa buong kasaysayan ng Bibliya, kung min- 
san ay dahil sa likas na mga puwersang heolohika 
(Zac 14:5) at kung minsan ay dahil sa tuwirang 
gawa ng Diyos bilang paghatol o para sa mga layu- 
ning may kinalaman sa kaniyang mga lingkod. Ang 
heolohiya ng Israel ang dahilan ng mga paglindol sa 
lugar na iyon noong nakalipas na panahon, na patu- 
loy pa ring nagaganap sa ngayon. 

Ang lugar ng templo ng Jerusalem ay nasa iba- 
baw ng isang mahaba at mahinang bahagi sa ilalim 
ng lupa. Ang Moske ng el-Aqsa, na nasa lugar ng 
templo (hindi ang Dome of the Rock na isang dam- 
bana), ay ilang beses nang napinsala ng lindol. 

Isang napakalakas na lindol, lumilitaw na kasabay 
ng aktibidad ng bulkan, ang nagsilbing kasindak- 
sindak na tagpo para sa pagpapasinaya ng tipang 
Kautusan sa Sinai. (Exo 19:18, Aw 68:8) Si Jehova 
ang gumawa ng pagtatanghal na ito ng kapangya- 
rihan, sapagkat nagsalita siya mula sa bundok sa pa- 
mamagitan ng isang anghel.--Exo 19:19, Gal 3:19; 
Heb 12:18-21. 

Kung minsan, ang kakila-kilabot na mga lindol ay 
dahil sa pagkilos ni Jehova upang hatulan ang mga 
lumalabag sa kaniyang kautusan. (Na 1:3-6) Isang 
lindol ang ginamit ni Jehova upang puksain ang 
mapaghimagsik na si Datan, si Abiram, at ang sam- 
bahayan ni Kora, anupat ibinuka ng lupa ang bibig 
nito at nilamon silang buhay patungo sa Sheol. (Bil 
16:27, 32, 33) Naramdaman ni Elias na yumanig 
ang lupa bago magsalita si Jehova upang ituwid ang 
kaniyang pangmalas at isugo siya sa iba pang mga 
atas. (1Ha 19:11-18) Makahimalang naglaan ng tu- 
long sa bayan ni Jehova ang mga lindol, gaya noong 
buong-tapang na salakayin ni Jonatan at ng kani- 
yang tagapagdala ng baluti ang isang himpilang 
Filisteo. Pinatibay ni Jehova ang kanilang pana- 
nampalataya sa kaniya sa pamamagitan ng pagpa- 
pasapit ng isang lindol na lumikha ng kalituhan sa 
buong kampo ng mga Filisteo, anupat nagpatayan 
ang mga ito at lubusang natalo.--1Sa 14:6, 10, 12, 
15, 16, 20, 23. 

Noong araw na mamatay si Jesus, mga alas tres 
ng hapon, isang lindol ang naganap, anupat nabiyak 
ang mga batong-limpak, nabuksan ang mga alaa- 
lang libingan, at napahagis ang mga bangkay mula 
sa kanilang mga libingan. Ang kurtina ng santu- 
waryo sa templo na muling itinayo ni Herodes ay 


213 


nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. 
Bago nito, isang kadiliman ang sumapit sa lupain. 
Ipinapalagay ng ilan na dahilan ito sa pagputok ng 
bulkan, sapagkat ang mga bulkan ay kadalasang 
nagbubuga ng usok at alikabok na nagpapadilim sa 
kalangitan. Ngunit walang tunay na katibayan na 
ang lindol na ito ay resulta ng pagputok ng bulkan. 
(Mat 27:45, 51-54: Luc 23:44, 45) Isa pang lindol ang 
naganap noong araw ng pagkabuhay-muli ni Jesus, 
nang isang anghel ang bumaba mula sa langit at 
igulong ang bato mula sa harap ng kaniyang libi- 
ngan. (Mat 28:1, 2) Samantalang ang apostol na si 
Pablo at ang kaniyang kasamahang si Silas ay nasa 
bilangguan sa Filipos, sinagot ang kanilang mga pa- 
nalangin at mga awit ng papuri sa pamamagitan 
ng isang malakas na lindol anupat nabuksan ang 
mga pinto ng bilangguan at nakalag ang kanilang 
mga gapos. Naging dahilan ito upang makumberte 
ang tagapagbilanggo at ang kaniyang sambahayan. 
--Gaw 16:25-34. 

Inihula ni Jesus na magkakaroon ng maraming 
malalakas na lindol bilang isang bahagi ng tanda ng 
kaniyang pagkanaririto. (Mat 24:3, 7, 8, Luc 21:11) 
Mula noong 1914 C.E., naging mas madalas ang 
mga paglindol, na nagbunga naman ng matinding 
kabagabagan. Noong 1984, sa pamamagitan ng da- 
tos na nakuha mula sa National Geophysical Data 
Center sa Boulder, Colorado, lakip ang imporma- 
syon mula sa maraming pamantayang reperensi- 
yang akda, may ginawang isang talaan ng mga lin- 
dol na may lakas na 7.5 o mahigit pa ayon sa Richter 
scale, o nagdulot ng pinsalang nagkakahalaga ng li- 
mang milyong dolyar (U.S.) o mahigit pa, o ikina- 
matay ng 100 katao o mahigit pa. Kinakalkula na 
nagkaroon ng 856 na gayong uri ng lindol sa loob 
ng 2,000 taon bago ang 1914. Ipinakikita ng talaan 
ding iyon na sa loob lamang ng 69 na taon pagkata- 
pos ng 1914, nagkaroon ng 605 ng gayong uri ng 
lindol. Ang mga estadistikang ito ay isang paraan 
upang ipakita kung gaano katinding pagdurusa ang 
idinudulot ng mga lindol sa yugtong ito ng kasaysa- 
yan. 

Makalarawan at Makasagisag na mga Pag- 
gamit. Ang mga lindol ay madalas gamitin sa 
Kasulatan upang ilarawan ang pag-uga at pagpa- 
pabagsak sa mga bansa at mga kaharian. Ang si- 
naunang Babilonya ay nagtiwala sa huwad na mga 
diyos na gaya nina Nebo at Marduk, anupat iniisip 
ng mga Babilonyo na ang kalangitan ay puno ng 
mga ito. Labis din silang umasa sa kanilang napaka- 
lakas na hukbong militar, ngunit sinabi ng Diyos la- 
ban sa Babilonya: “Liligaligin ko ang langit, at ang 
lupa ay mauuga mula sa kinaroroonan nito dahil sa 
poot ni Jehova ng mga hukbo.” (Isa 13:13) Ma- 
lamang na lubhang nagulat ang Babilonya nang 
bumagsak ang kaniyang imperyo at maagaw ang 


LINO, I 


teritoryong kontrolado niya bilang ang ikatlong ka- 
pangyarihang pandaigdig at siya ay naging isang 
probinsiya na lamang ng Imperyo ng Persia.---Dan 
5:30, 31. 

Sa ibang mga talata, inilalarawan ni David si Je- 
hova bilang nakikipaglaban para sa kaniya na wa- 
ring sa pamamagitan ng isang lindol. (2Sa 22:8: Aw 
18:7) Sinabi ni Jehova na uugain niya ang langit at 
ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa, at na uuga- 
in niya ang lahat ng mga bansa alang-alang sa ka- 
niyang bayan, anupat darating ang mga kanais-nais 
na bagay ng lahat ng mga bansa at pupunuin niya 
ng kaluwalhatian ang kaniyang bahay.---Hag 2:6, 7. 

Ginamit ng apostol na si Pablo bilang ilustrasyon 
ang kasindak-sindak na pagtatanghal sa Sinai, anu- 
pat inihambing niya iyon sa mas dakila at mas 
kasindak-sindak na pagkakatipon ng Kristiyanong 
kongregasyon ng panganay sa harap ng Diyos at ng 
kaniyang Anak bilang Tagapamagitan sa makala- 
ngit na Bundok Sion. Nagpatuloy siya sa pamamagi- 
tan ng ilustrasyon hinggil sa lindol na naganap sa 
Sinai at nagbigay siya ng makasagisag na pagkaka- 
pit, anupat pinatibay ang mga Kristiyano na patuloy 
na maglingkod na may lakas ng loob at pananampa- 
lataya, yamang ang Kaharian at yaong mga na- 
ngungunyapit dito ay makapananatiling nakatayo 
samantalang ang lahat ng iba pang bagay sa maka- 
sagisag na langit at lupa ay magkakadurug-durog. 
--Heb 12:18-29. 

Ang pinakamalakas na lindol, na darating pa la- 
mang, ay makasagisag, anupat inilalarawan may 
kaugnayan sa ikapito sa makasagisag na pitong hu- 
ling salot ng Apocalipsis. Binabanggit na gigibain 
nito, hindi lamang ang isa o dalawang lunsod, gaya 
ng nagagawa ng ilan sa pinakamalalakas na lindol, 
kundi “ang mga lunsod ng mga bansa.” Ang ulat 
ni Juan hinggil sa kataklismong ito ay nagsasabi: 
“Nagkaroon ng isang malakas na lindol na ang gaya 
nito ay hindi pa nangyayari buhat nang umiral ang 
tao sa lupa, napakalawak na lindol, napakalakas. At 
ang dakilang lunsod [Babilonyang Dakila] ay nahati 
sa tatlong bahagi, at ang mga lunsod ng mga bansa 
ay bumagsak. ”--Apo 16:18, 19. 


LINGKOD. 


LINO, I. 

1. [sa Heb., pe'sheth, pish-tah/ sa Gr., li'non, sa 
Ingles, flax]. Isang halaman na mula pa noong sina- 
unang panahon ay itinatanim na upang mapagku- 
nan ng mga hibla na ginagawang telang lino (linen), 
gaya rin sa ngayon. Ang lino (Linum usitatissi- 
mum) ay maaaring tumaas nang mula 0.3 hang- 
gang 1.2 m (1 hanggang 4 na piye). Ang payat na 
tangkay ng halamang ito, na may mga dahong tu- 
wid at mapusyaw na berde, ay sa dulo lamang 


Tingnan ang MINISTRO, LINGKOD. 


LINO, II 


nagsasanga. Ang dulo naman ng bawat sanga ay 
may bulaklak na matingkad o mapusyaw na asul 
(bibihirang puti) na may limang talulot.---LARAWAN, 
Tomo 1, p. 544. 

Kapag ang lino ay mayroon nang “mga usbong ng 
bulaklak, maaari na itong anihin (Exo 9:31) sa pa- 
mamagitan ng pagbunot o pag-aasarol. Pagkatapos 
ay pinatutuyo ito. Malamang na ang mga tangkay 
ng lino na nasa bubong ng bahay ni Rahab sa Jeri- 
co ay inilatag doon upang patuyuin.---Jos 2:6. 

Malamang na ang prosesong ginamit ng mga He- 
breo sa paghahanda ng lino ay katugma ng paglala- 
rawan ni Pliny na Nakatatanda, ng unang siglo C.E., 
sa kaniyang Natural History (XIX, m, 17, 18) at sa 
sinaunang pagsasalarawan na naingatan sa Beni 
Hasan sa Ehipto. Pagkatapos alisin ang mga buto, 
ang mga tangkay ng lino ay inilulubog sa tubig at 
dinadaganan ng bato upang hindi lumutang. Ha- 
bang nakababad ito sa tubig, ang makahoy na ba- 
hagi ng lino ay nabubulok, anupat lumilitaw ang 
mga hibla. Kapag humiwalay na ang balat ng mga 
tangkay, ang mga tangkay ay hinahango sa tubig, 
ibinibilad sa araw at paulit-ulit na ibinibiling hang- 
gang sa lubusang matuyo. Pagkatapos nito, ang lino 
ay pinupukpok ng mga malyete sa ibabaw ng mala- 
pad na bato, at ang mga hibla ay pinaghihiwa-hiwa- 
lay at nililinis sa pamamagitan ng pagsuklay. Ang 
mas mababang uri ng mga hibla na kadikit ng ba- 
lat ay ginagamit bilang mga mitsa ng lampara 
(tingnan ang Isa 42:3; 43:17: Mat 12:20), samanta- 
lang ang mga hibla sa bandang loob, na mas mapu- 
ti at mas pino, ay ginagawang estambre at pinakiki- 
nis sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghahampas 
nito sa matigas na bato. 

Sinasabing ang mababa at mabanlik na lupa, na 
karaniwan sa Ehipto, ay angkop na angkop sa pag- 
tatanim ng lino. Sa sinaunang daigdig, ang bansang 
ito ay bantog sa mainam na lino. Kaya naman, ang 
salot ng granisong pinasapit ng Diyos, na sumira 
sa lino at sebada, ay isang matinding dagok sa 
ekonomiya ng Ehipto. (Exo 9:23, 31) Nang mag- 
laon, sa kapahayagan laban sa Ehipto na iniulat 
ni Isaias (19:9), kabilang sa mga mapapahiya ang 
“mga manggagawa sa inikid na lino.”---Tingnan ang 
Blg. 2. 

2. [sa Ingles, linen]. Ang sinulid o tela na gawa sa 
halamang lino [tingnan ang Blg. 1]. (Exo 25:4, Huk 
15:14) Ang karamihan sa mga kasuutan ng mga He- 
breo ay yari sa lana o kaya'y sa lino. (Lev 13:47; Kaw 
31:13, 22; Os 2:5, 9) Ipinagbawal ng Kautusan ang 
paghahalo ng dalawang materyales na ito upang ga- 
wing mga kasuutan ng mga Israelitang hindi saser- 
dote. (Deu 22:11) Kabilang sa iba pang mga bagay 
na gawa sa lino ang mga sinturon (Jer 13:1) at mga 
layag. (Eze 27:7) Bagaman maliwanag na gumaga- 


214 


wa ang mga Israelita ng sarili nilang lino, nag- 
angkat pa rin sila nito mula sa Ehipto.---Kaw 7:16. 

May iba't ibang kalidad ang lino, gaya ng ipinahi- 
hiwatig ng pagbanggit ng Kasulatan sa “mainam na 
lino” at “mainam na kayo.” (Eze 16:10, 27:16) Mata- 
as na kalidad ng lino ang isinusuot noon ng maya- 
yaman, mga hari, at mga lalaking may mataas 
na katungkulan sa pamahalaan. (Gen 41:42: 1Cr 
15:27: Es 8:15, Luc 16:19) Ang bangkay ni Jesus ay 
binalot ni Jose, na isang taong mayaman mula 
sa Arimatea, sa malinis at mainam na lino.---Mat 
27:57-59. 

Estambre ng mainam na lino na inikid ng mga 
babaing Israelita ang ginamit sa paggawa ng sam- 
pung telang pantolda ng tabernakulo, ng kurtinang 
naghihiwalay sa dakong Banal at sa Kabanal-bana- 
lan, ng pantabing para sa pasukan ng tabernakulo, 
at ng mga tabing ng looban at maging ng pantabing 
ng pintuang-daan nito. (Exo 35:25, 36:8, 35, 37; 38: 
16, 18) Ginamit din ang mainam na linong pinilipit 
para sa pamigkis, epod, at pektoral ng mataas na sa- 
serdote. (Exo 39:2, 3, 5, 8) Gayundin, ang mahaha- 
bang damit ng iba pang mga saserdote ay yari sa 
mainam na lino. (Exo 39:27-29) Waring lino ang 
pangunahing telang ginamit sa mga kurtina at mga 
kasuutang ginamit sa santuwaryo, at binurdahan 
ang mga ito ng tininang lana at ginto bilang pala- 
muti.--Exo 35:35, 38:23. 

Makasagisag na Paggamit. [Inilarawan ang Ba- 
bilonyang Dakila bilang nagagayakan ng mainam 
na lino at purpura at iskarlata, na tumutukoy sa 
karangyaan. (Apo 18:16) Ngunit hinggil sa kasin- 
tahang babae ni Kristo, ang mainam na lino sa 
kaniyang kasuutan ay malinaw na sinasabing luma- 
larawan sa “matuwid na mga gawa ng mga banal.” 
Sa katulad na paraan, ang makalangit na mga huk- 
bo ay ipinakikitang nadaramtan ng mapuputi, mali- 
linis, at maiinam na lino, anupat nagpapahiwatig ng 
kanilang pakikipagdigma ayon sa katuwiran.---Apo 
19:8, 11, 14; tingnan din ang Dan 10:5, Apo 15:6. 


LINO, II. Isang Kristiyano sa Roma na binang- 
git ng apostol na si Pablo na nagpadala ng mga pag- 
bati kay Timoteo. (2Ti 4:21) Ipinapalagay ni Irena- 
eus (ipinanganak noong mga 120/140 C.E.) at ng iba 
pang mga kasunod niya na ang Linong ito ang isang 
sinaunang tagapangasiwa sa Roma na may gayun- 
ding pangalan, ngunit ang palagay na ito ay batay 
lamang sa tradisyon. 


LINTA [sa Heb., alu-qah' sa Ingles, leech]. Isang 
uod na sumisipsip ng dugo at may katawang lapad, 
baha-bahagi at papakitid sa magkabilang dulo ngu- 
nit pinakamalapad sa hulihan. Ang mga linta ay 
may haba na mula mahigit sa 1 sentimetro (0.5 pul- 
gada) hanggang mahigit sa 10 sentimetro (4 na pul- 


215 


gada). Ang mga nilalang na ito ay may panipsip sa 
magkabilang dulo ng katawan, at yaong nasa ulu- 
han ay may mga pangang pangkagat. 

Napakaraming linta sa mga batis at ilog ng Git- 
nang Silangan. Ang mga anak ng lintang Limnatis 
nilotica, kapag nalulon kasama ng tubig na iniinom, 
ay kumakapit sa mga nasal cavity, sa babagtingan, 
o sa epiglottis ng kanilang biktima. Mabilis silang lu- 
malaki at mahirap tanggalin. Nakahahadlang sila sa 
paghinga at ito naman, pati ang pagkaubos ng dugo, 
ang kung minsa'y pumapatay sa biktima. 

Ang tanging pagbanggit sa linta (sa Heb., @lu- 
qah') ay sa Kawikaan 30:15, kung saan tinutukoy 
ang walang-kabusugang kasakiman, anupat sinabi 
roon na “ang mga linta ay may dalawang anak na 
babae na sumisigaw: “Magbigay ka! Magbigay ka!” 
Iminumungkahi ng Commentary ni F. C. Cook na 
ang kasakiman ng linta ay minamalas dito bilang 
“anak na babae nito,” anupat tinukoy sa anyong 
pangmaramihan upang magpahayag ng tindi. Ipi- 
napalagay naman ng iba na ang “dalawang anak na 
babae” ay tumutukoy sa dalawang labi ng panipsip 
nito ng dugo. Kayang ubusin ng linta ang dugo na 
tatlong ulit ng timbang nito, at dahil sa isang mala- 
kas na anticoagulant sa laway nito ay tuluy-tuloy 
ang pagdaloy ng dugo mula sa biktima nito. 


LIPI. Isang malaking grupo sa lipunan na may 
iisang mana at halos sinlaki ng isang tribo. 

Sa tatlong pagkakataon na lumilitaw ang salitang 
Hebreo na 'um-mah”, tumutukoy ito sa isang mala- 
king grupo ng mga di-Israelita at isinasalin ito bi- 
lang “lipi.” Halimbawa, ang mga inapo ng 12 anak ni 
Ismael ay inilalarawan bilang “mga lipi” sa maagang 
bahagi ng kasaysayan ng etnikong grupong iyon. 
(Gen 25:16) Totoo rin ito sa mga inapo ni Midian. (Bil 
25:15) Ang terminong ito ay matatagpuan din sa 
tulang Hebreo sa Awit 117:1, kung saan lumilitaw 
ito sa isang paralelismo kasama ng “mga bansa.” 

Ang salitang Hebreo na she vet, na kadalasang 
isinasalin bilang “tribo,” ay isinasalin bilang “lipi” sa 
Bilang 18:2. Isa itong eksepsiyon upang palitawin 
ang pagkakaibang ipinakikita ng tekstong Hebreo, 
sapagkat sa talatang ito ay lumilitaw ang mga sali- 
tang matteh' at she vet, na kapuwa karaniwang isi- 
nasalin bilang “tribo.” 


LIRYO. Malamang na ang terminong Hebreo na 
shu-shan'at ang katumbas nito sa Griego na kri'non, 
kapuwa isinaling “liryo,” ay sumasaklaw sa mara- 
ming uri ng mga bulaklak, gaya ng mga tulip, 
anemone, jacinto, iris, at gladyola. Ayon kina Koeh- 
ler at Baumgartner, ang katawagang Hebreo ay hi- 
nalaw sa isang salitang Ehipsiyo na nanganga- 
hulugang “malaking bulaklak.” (Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, Leiden, 1958, p. 958) Tinukoy ng 


LISANIAS 


Griegong istoryador na si Herodotus (Il, 92) ang 
Ehipsiyong lotus bilang “liryo,” at naniniwala ang 
marami na sa mga pagtukoy ng Kasulatan sa “liryo” 
o “yaring liryo” sa mga palamuti, ang tinutukoy ay 
ang Ehipsiyong lotus, isang liryong pantubig (water 
lily). (1Ha 7:19, 22, 26, 2Cr 4:5) Gayunman, ya- 
mang nagkaroon ng malaking bahagi ang lotus sa 
mga sagisag ng huwad na relihiyon ng Ehipto, ang 
pag-uugnay ng liryo sa lotus ay kuwestiyunable. 

Ang mga liryo sa rekord ng Kasulatan ay mata- 
tagpuan sa mababang kapatagan, kasama ng mati- 
nik na mga panirang-damo, at sa mga pastulan 
kung saan nanginginain ang mga kawan at mga ga- 
sela. (Sol 2:1, 2, 16; 4:5) Maaaring itinanim din ang 
mga ito sa mga hardin (Sol 6:2, 3), at may pagtukoy 
sa mabangong amoy nito. (Sol 5:13) Posibleng may 
kaugnayan sa kagandahan ng liryo, binanggit ni 
Oseas, nang ihula niya ang pagsasauli ng Israel, ang 
panahon kapag ang bayan ng Diyos ay mamumu- 
laklak na gaya ng liryo.---Os 14:5. 

Noong ipinakikita ni Jesu-Kristo na hindi dapat 
pag-ukulan ng labis na pagpapahalaga ang materyal 
na mga bagay, gaya ng ginagawa ng karamihan, bi- 
nanggit niya na kahit si Solomon sa buong kaluwal- 
hatian nito ay hindi nagayakan na singganda ng 
mga liryo sa parang. Iminumungkahi na ang mala- 
mang na nasa isip ni Jesus ay ang anemone. Gayun- 
man, maaaring ang tinutukoy lamang niya ay ang 
tulad-liryong mga bulaklak sa pangkalahatan, gaya 
ng maaaring ipalagay mula sa bagay na ang “mga 
liryo sa parang" ay ginamit bilang katumbas ng “pa- 
nanim sa parang.”---Mat 6:28-30, Luc 12:27, 28. 

Hindi alam kung ano ang kahulugan ng mga pa- 
nanalitang “Liryo,” “Mga Liryo,” na lumilitaw sa 
mga superskripsiyon ng Awit 45, 60, 69, at 80. 


LISANIAS [isang kabuuang salita na mula sa 
mga salitang-ugat na nangangahulugang “malu- 
wag; luwagan” at “kapighatian, kabagabagan”]. Ang 
tagapamahala ng distrito, o tetrarka, ng Abilinia 
nang pasimulan ni Juan na Tagapagbautismo ang 
kaniyang ministeryo (29 C.E.), noong panahon ng 
ika-15 taon ng pamamahala ni Tiberio Cesar. (Luc 
3:1) Ang kabisera ng Romanong tetrarkiya ng Abi- 
linia ay nasa Abila, malapit sa Damasco ng Sirya. 
Ang inskripsiyong umiral noong panahon ni Tibe- 
rio Cesar na natagpuan doon ay nagpapagunita ng 
isang pag-aalay ng templo na ginawa ng isang ta- 
ong pinalaya ni “Lisanias na tetrarka.” (Corpus In- 
scriptionum Graecarum, Tomo 3, Blg. 4521) Dahil sa 
tinukoy ni Josephus ang isang Lisanias na pinatay 
noong mga 34 B.C.E. ni Mark Antony sa panunulsol 
ni Cleopatra, itinuring ng ilan na nagkamali si Lucas. 
(Jewish Antiquities, XV, 92 [iv, 1]) Gayunman, hin- 
di nagkamali si Lucas, sapagkat ang Lisanias na 


LISIAS 


binanggit niya ay iba sa naunang Lisanias (na anak 
ni Ptolemy) na, bago pinatay, ay namahala, hindi sa 
Abilinia, kundi sa kalapit na Chalcis, at hindi tina- 
wag na isang tetrarka. 


LISIAS. 


LISTRA. Isang lunsod ng Licaonia, isang rehi- 
yon na nasa timog at gitnang bahagi ng Asia Minor. 
Iniuugnay ang Listra sa isang gulod sa dakong H ng 
Hatunsaray, nasa isang lugar na mataba at natutu- 
bigang mainam na mga 32 km (20 mi) sa TTK ng 
Konya (Iconio). 

Sa Listra na nasa Romanong probinsiya ng Gala- 
cia nakarating ang apostol na si Pablo at si Bernabe 
pagkatapos silang mapilitan na lisanin ang Iconio 
dahil sa pagtatangkang batuhin sila. Noon ay isang 
kolonyang Romano ang lunsod na ito, yamang mas 
maaga rito ay ginawa ito ni Augusto na isang kolon- 
ya. Gayunman, ang mga katutubo roon ay nagsasa- 
lita pa rin ng wikang Licaonia. Matapos pagalingin 
ni Pablo ang isang lalaking pilay mula pa nang ka- 
panganakan nito, inakala ng mga pulutong na siya 
at si Bernabe ay mga diyos na nagkatawang-tao, 
sina Hermes at Zeus. Halos hindi nila mapigilan ang 
mga tao sa paghahain sa kanila. Ngunit nang mag- 
laon, gayon na lamang ang panunulsol ng mga Ju- 
diong nagmula sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia 
sa mga tumatahan sa Listra laban kay Pablo anupat 
pinagbabato nila siya at kinaladkad ang kaniyang 
katawan sa labas ng lunsod, sa pag-aakalang patay 
na siya. Pagkatapos nito, nang palibutan siya ng 
mga kapuwa Kristiyano, bumangon si Pablo, puma- 
sok sa Listra, at pagkatapos, kasama si Bernabe, 
umalis siya nang sumunod na araw patungong Der- 
be.—Gaw 14:1, 5-20. 

Pagkatapos ng kanilang gawain sa Derbe, sina Pa- 
blo at Bernabe ay bumalik sa Listra, Iconio, at An- 
tioquia. Pinalakas at pinatibay-loob nila ang mga 
alagad na kaugnay sa bagong-tatag na mga kongre- 
gasyong Kristiyano sa mga lunsod na iyon at humi- 
rang sila ng matatandang lalaki.---Gaw 14:21-23. 

Nang maglaon, pagkatapos na malutas ng mga 
apostol at matatandang lalaki ng kongregasyon sa 
Jerusalem ang usapin ng pagtutuli (mga 49 C.E.), 
muling dumalaw si Pablo sa Derbe at Listra. Ang 
pagtukoy rito sa Gawa 16:1 ay maaaring nanganga- 
hulugan na ang kabataang lalaki na si Timoteo ay 
naninirahan noon alinman sa Listra o sa kalapit na 
Derbe. Ngunit ang katibayan ay waring pumapabor 
sa Listra. Sapagkat bagaman ang Derbe ay hindi na 
muling binanggit may kaugnayan kay Timoteo, es- 
pesipikong sinasabi sa Gawa 16:2 na si Timoteo ay 
“may mabuting ulat mula sa mga kapatid sa Listra 
at Iconio.” (Tingnan din ang 2Ti 3:10, 11.) Napaka- 
husay ng naging pagsulong ni Timoteo anupat pini- 


Tingnan ang CLAUDIO LISIAS. 


216 


li siya ni Pablo bilang kasamahan sa paglalakbay. 
--Gaw 16:3. 

Nang dumalaw ang apostol na si Pablo sa iba't 
ibang lugar sa “lupain ng Galacia” noong kaniyang 
ikatlong paglalakbay bilang misyonero, maaaring 
tumigil din siya sa Listra.--Gaw 18:23. 


LITID. Matitibay na hibla ng himaymay na nag- 
durugtong sa mga buto o sumusuporta sa mga 
sangkap ng katawan. Sinasabing ang tao ay pinag- 
sugpung-sugpong sa pamamagitan ng mga buto at 
mga litid.---Job 10:11, tingnan din ang Job 40:15-18. 
Ang salitang Griego na syn-de'smon (isang anyo 
ng syn de:smos) sa Colosas 2:19 ay isinasalin ng 
ibat ibang makabagong bersiyon ng Bibliya bi- 
lang “mga litid” (AS-Tg; BSP; MB; NPV; NW). Ang 
syn'de:ssmos ay nangangahulugang “yaong nagtata- 
li upang magsama-sama, bigkis ng pagkakaisa, ya- 
ong nagkakabit” at ginagamit may kaugnayan sa 
mga litid. (A Greek-English Lexicon, nina H. G. Lid- 
dell at R. Scott, nirebisa ni H. Jones, Oxford, 1968, 
p. 1701) Ang terminong Griego ring ito ay ginaga- 
mit sa mga pananalitang “gapos ng kalikuan” (Gaw 
8:23), “nagbubuklod na bigkis ng kapayapaan” (Efe 
4:3), at “sakdal na bigkis ng pagkakaisa” (Col 3:14). 
Noong nakikipagbuno si Jacob sa isang anghel, hi- 
nipo ng anghel ang hugpungan ng kasukasuan ng 
hita ni Jacob anupat nalinsad ito. Ang ulat na isinu- 
lat ni Moises nang maglaon ay nagsasabi: “Iyan ang 
dahilan kung bakit ang mga anak ni Israel ay hindi 
nasanay na kumain ng litid ng ugat ng hita, na nasa 
hugpungan ng kasukasuan ng hita, hanggang sa 
araw na ito [ni Moises], sapagkat hinipo niya ang 
hugpungan ng kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid 
ng ugat ng hita.” (Gen 32:32) Maraming Judio ang 
sumusunod pa rin sa kaugaliang ito, anupat inaalis 
nila ang sciatic nerve pati na ang mga arterya at 
mga litid ng hayop bago ito kainin. Ang tuntuning 
ito ay itinuturing ng ilang Judiong komentarista na 
isang paalaala hinggil sa paglalaan ng Diyos sa Isra- 
el gaya ng ipinaghahalimbawa ng karanasan ng pa- 
triyarkang si Jacob, na ama ng 12 tribo. 
Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag na 
diwa, ang mga Israelita ay sinasabing may leeg na 
parang “litid na bakal,” nangangahulugang sila ay 
mapagmatigas, sutil, at matigas ang leeg. (Isa 48:4: 
ihambing ang Exo 32:9.) Ang espirituwal na pagpa- 
panauli ng Diyos sa kaniyang bayan ay inilarawan 
ng pagsasama-sama ng mga buto at ng paglalagay 
sa mga ito ng laman at mga litid.---Eze 37:6-8. 
Noong magbabala si Pablo laban sa “pakunwaring 
kapakumbabaan” ng isa na nag-aangking Kristiya- 
no, sinabi niya: “Hindi siya mahigpit na nanghaha- 
wakan sa ulo, sa isa na mula sa kaniya ang buong 
katawan, na pinaglalaanan at magkakasuwatong pi- 
nagbubuklod sa pamamagitan ng mga kasukasuan 


217 


at mga litid [syn-de'smon] nito, ay patuloy na luma- 
laki sa paglaki na ibinibigay ng Diyos.” (Col 2:18, 19) 
Dito, ang pinahirang kongregasyong Kristiyano ay 
inihahalintulad sa isang katawan na may ulo. Ang 
pagtutulungan ng mga sangkap, o mga miyembro, 
sa isa't isa ay ipinakikita ng pananalita na ito ay 
“magkakasuwatong pinagbubuklod sa pamamagitan 
ng mga kasukasuan at mga litid nito,” sa gayon ay 
ginagamit ni Pablo ang “mga litid” bilang metapora 
may kaugnayan sa espirituwal na katawan ni Kristo, 
na ang ulo nito ay si Jesus. Bilang ulo, pinaglalaanan 
ni Jesus ang mga sangkap ng katawan ng mga ba- 
gay na kinakailangan nila sa pamamagitan ng “mga 
kasukasuan at mga litid,” ang mga paraan at mga 
kaayusan sa paglalaan ng espirituwal na pagkain, 
gayundin ng komunikasyon at koordinasyon. (Iham- 
bing ang 1Co 12:12-30, Ju 15:4-10.) Sa literal na ka- 
tawan ng tao, ang bawat sangkap ay may bahaging 
ginagampanan upang maging maayos ang paggana 
at paglaki nito, kapuwa sa pagtanggap ng pagkain at 
direksiyon at sa paghahatid ng mga iyon sa iba pang 
mga sangkap ng katawan. Ganito rin ang mga kala- 
gayan sa kongregasyong katawan ni Kristo. 


LIWANAG, TANGLAW [sa Ingles, light]. Ang 
terminong Hebreo na 'ohr at ang terminong Griego 
na phos ay tumutukoy sa sinag na nanggagaling sa 
isang bagay na nagbibigay ng liwanag gaya ng 
isang lampara (Jer 25:10) o ng araw, anupat tumu- 
tukoy rin sa kabaligtaran ng kadiliman, sa literal at 
sa makasagisag na mga paraan. (Isa 5:20, Ju 11:10, 
11) Karaniwang pinaniniwalaan na ang liwanag ay 
binubuo ng mga partikula ng enerhiya na may mga 
wave property. Gayunman, hanggang sa araw na 
ito, hindi pa rin lubusang masagot ng tao ang ta- 
nong na iniharap ng Maylalang ng liwanag mahigit 
sa tatlong milenyo na ang nakararaan: “Saan nga 
dumaraan ang liwanag kapag iyon ay nangangalat?” 
--Job 38:24. 

Ang liwanag mula sa araw ay kombinasyon ng 
mga kulay, anupat bawat kulay ay may naiibang 
wavelength. Ang kulay ng isang bagay ay depende 
sa partikular na bahagi ng liwanag na mababanaag 
sa ibabaw nito. Sa gayon, ang liwanag ang lumilik- 
ha ng maraming kulay na kalugud-lugod sa mga 
mata ng tao. Mahalaga rin ito upang ang buhay sa 
lupa--mga halaman, mga hayop, at mga tao---ay 
magpatuloy. 

Ang Bukal ng Liwanag. Ang Diyos na Jehova 
ang Nag-anyo ng liwanag at ang Maylalang ng kadi- 
liman. (Isa 45:7) Unang araw ng paglalang noon 
nang sabihin niya: “Magkaroon ng liwanag.” (Gen 
1:3) Bago nito, nilalang niya ang langit (kasama ang 
“malalaking tanglaw” [great lights]--ang araw, bu- 
wan, at mga bituin, ihambing ang Aw 136:7-9) at 
ang lupa. (Gen 1:1) Kaya lumilitaw na kasangkot sa 


LIWANAG, TANGLAW 


pagpapairal ng liwanag may kaugnayan sa lupa ang 
unti-unting pag-aalis niyaong dating humaharang 
sa mga sinag ng araw anupat hindi makarating ang 
mga iyon sa planetang ito. At malamang na naga- 
nap ang ‘paghihiwalay’ ng liwanag at ng kadiliman 
dahil sa pag-inog ng lupa habang umiikot ito sa pa- 
libot ng araw. (Gen 1:4, 5) Nang dakong huli, nag- 
pasapit si Jehova sa mga Ehipsiyong sumasamba 
sa araw ng isang salot ng kadiliman, kadilimang 
hindi nakaapekto sa mga Israelita. (Exo 10:21-23) 
Nang akayin niya ang kaniyang bayan papalabas ng 
Ehipto, naglaan siya ng liwanag sa pamamagitan 
ng isang haliging apoy.--Exo 13:21, 14:19, 20, Aw 
78:14. 

Sa Kasulatan, ang liwanag ay paulit-ulit na iniu- 
ugnay sa Maylalang nito. Sinabi ng salmista: “O Je- 
hova na aking Diyos, ikaw ay lubhang dakila. Di- 
namtan mo ang iyong sarili ng dangal at karilagan, 
binabalutan mo ang iyong sarili ng liwanag na pa- 
rang kasuutan.” (Aw 104:1, 2) Ang kapahayagang 
ito ay kasuwatung-kasuwato ng paglalarawan ni 
Ezekiel sa nakita niya sa pangitain: “Mayroon akong 
nakitang tulad ng kisap ng elektrum, gaya ng anyo 
ng apoy sa buong palibot sa loob nito, mula sa anyo 
ng kaniyang mga balakang at pataas, at mula sa 
anyo ng kaniyang mga balakang at pababa ay may 
nakita akong gaya ng anyo ng apoy, at siya ay may 
ningning sa buong palibot. May isang anyong gaya 
ng balantok na lumilitaw sa kaulapan kapag araw na 
may buhos ng ulan. Ganiyan ang anyo ng kaning- 
ningan sa palibot. Iyon ang anyo ng wangis ng ka- 
luwalhatian ni Jehova.” (Eze 1:27, 28) Maraming 
siglo bago nito, ang bahagyang pagpapamalas la- 
mang ng kaluwalhatiang iyon ay sapat na upang 
magliwanag ang mukha ni Moises.---Exo0 33:22, 23; 
34:29, 30. 

“Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadi- 
liman kung kaisa niya.” (IJu 1:5) Siya ay matu- 
wid, matapat, at banal (Deu 32:4: Apo 4:8), anupat 
ibang-iba sa karumal-dumal at maruruming gawa- 
in na karaniwang iniuugnay sa kadiliman. (Iham- 
bing ang Job 24:14-16: 2Co 6:14, 1Te 5:7, 8.) Sama- 
katuwid, ang mga taong lumalakad sa kadiliman sa 
pamamagitan ng pagkapoot sa kanilang kapatid at 
hindi pamumuhay ayon sa katotohanan ay hindi ka- 
ilanman maaaring maging kaisa niya.--1Ju 1:6; 
2:9-11. 

Si Jehova ang “Ama ng makalangit na mga liwa- 
nag.” (San 1:17) Hindi lamang siya “Tagapagbigay 
ng araw bilang liwanag kung araw, ng mga batas ng 
buwan at ng mga bituin bilang liwanag kung gabi” 
(Jer 31:35) kundi siya rin ang Bukal ng lahat ng es- 
pirituwal na kaliwanagan. (2Co 4:6) Ang kaniyang 
kautusan, mga hudisyal na pasiya, at salita ay liwa- 
nag para roon sa mga nagpapaakay sa mga iyon. 
(Aw 43:3: 119:105, Kaw 6:23, Isa 51:4) Ipinahayag 


LIWANAG, TANGLAW 


ng salmista: “Sa pamamagitan ng iyong liwanag ay 
nakakakita kami ng liwanag.” (Aw 36:9; ihambing 
ang Aw 27:1: 43:3.) Kung paanong ang liwanag ng 
araw ay patuloy na tumitindi mula sa pagbubu- 
kang-liwayway hanggang sa “ang araw ay malu- 
bos,” gayundin na ang landas ng mga matuwid, 
palibhasa'y tinatanglawan ng makadiyos na karu- 
nungan, ay lumiliwanag nang lumiliwanag. (Kaw 
4:18) Ang pagsunod sa landasing itinatakda ni Jeho- 
va ay nangangahulugan ng paglakad sa kaniyang li- 
wanag. (Isa 2:3-5) Sa kabilang dako, kapag minama- 
las ng isang tao ang mga bagay-bagay nang may 
maruming kaisipan o masamang balak, siya ay nasa 
matinding espirituwal na kadiliman. Gaya ng sinabi 
ni Jesus: “Kung ang iyong mata ay balakyot, ang bu- 
ong katawan mo ay magiging madilim. Kung sa ka- 
tunayan ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, kay 
tindi nga ng kadilimang iyon!”---Mat 6:23, ihambing 
ang Deu 15:9: 28:54-57: Kaw 28:22, 2Pe 2:14. 

Ang Liwanag at ang Anak ng Diyos. Mula 
nang siya ay buhaying-muli at umakyat sa langit, si 
Kristo Jesus, ang “Hari niyaong mga namamahala 
bilang mga hari at Panginoon niyaong mga nama- 
mahala bilang mga panginoon,” ay “tumatahan sa 
di-malapitang liwanag.” Napakamaluwalhati ng li- 
wanag na iyon anupat imposibleng tingnan siya ng 
mahihinang mata ng tao. (1Tim 6:15, 16) Sa katu- 
nayan, isang tao, si Saul (Pablo) ng Tarso, ang nabu- 
lag ng liwanag mula sa langit na nakita niya noong 
panahong isiwalat ng niluwalhating Anak ng Diyos 
ang kaniyang sarili sa mang-uusig na ito ng mga ta- 
gasunod ni Jesus.---Gaw 9:3-8, 22:6-11. 

Noong panahon ng kaniyang ministeryo sa lupa, 
si Jesu-Kristo ay isang liwanag, anupat naglaan siya 
ng espirituwal na kaliwanagan tungkol sa mga layu- 
nin at kalooban ng Diyos para sa mga magtatamo 
ng Kaniyang pagsang-ayon. (Ju 9:5; ihambing ang 
Isa 42:6, 7: 61:1, 2; Luc 4:18-21.) Sa pasimula, ta- 
nging ang “nawawalang mga tupa ng sambahayan 
ng Israel” ang tumanggap ng pakinabang mula sa 
“malaking liwanag” na iyon. (Isa 9:1, 2, Mat 4:13-16, 
15:24) Ngunit ang espirituwal na kaliwanagan ay 
hindi lamang para sa likas na mga Judio at sa mga 
proselita. (Ju 1:4-9, ihambing ang Gaw 13:46, 47.) 
Nang iharap sa templo ang sanggol na si Jesus, tinu- 
koy siya ng matanda nang si Simeon bilang “isang 
liwanag upang mag-alis ng talukbong mula sa mga 
bansa.” (Luc 2:32) Gaya ng ipinaliwanag ni Pablo sa 
mga taga-Efeso, ang di-tuling mga di-Judio ay da- 
ting nasa kadiliman may kinalaman sa Diyos at 
sa Kaniyang mga layunin: “Kayo noong una ay mga 
tao ng mga bansa kung tungkol sa laman, tinawag 
kayong 'di-pagtutuli” niyaong tinatawag na 'pagtu- 
tuli” na ginawa sa laman ng mga kamay---na kayo 
nang mismong panahong iyon ay walang Kristo, hi- 
walay sa estado ng Israel at mga taga-ibang bayan 


218 


sa mga tipan ng pangako, at kayo ay walang pag- 
asa at walang Diyos sa sanlibutan.” (Efe 2:11, 12) 
Gayunman, nang dalhin sa mga di-Judio ang ma- 
buting balita tungkol sa Kristo, yaong mga malugod 
na tumugon ay 'tinawag mula sa kadiliman tungo sa 
kamangha-manghang liwanag ng Diyos.” (1Pe 2:9) 
Ngunit patuloy na hinayaan ng iba na bulagin sila 
niyaong isa na nag-aanyong “isang anghel ng liwa- 
nag” o kaliwanagan (2Co 11:14), ang “diyos ng siste- 
mang ito ng mga bagay,” upang 'ang kaliwanagan 
ng mabuting balita tungkol sa Kristo ay hindi maka- 
tagos.” (2Co 4:4) Mas gusto nila ang kadiliman, sa- 
pagkat nais nilang magpatuloy sa kanilang makasa- 
riling landasin.---Ihambing ang Ju 3:19, 20. 

Ang mga Tagasunod ni Kristo ay Naging 
mga Liwanag. Yaong mga nanampalataya kay 
Kristo Jesus bilang “liwanag ng sanlibutan” at na- 
ging mga tagasunod niya ay naging “mga anak ng 
liwanag.” (Ju 3:21, 8:12, 12:3b, 36, 46) Ipinaalam 
nila sa iba ang mga kahilingan para sa pagtatamo 
ng pagsang-ayon ng Diyos at ng buhay, anupat gi- 
nawa nila iyon “sa liwanag,” samakatuwid nga ay 
hayagan. (Mat 10:27) Sa katulad na paraan, si Juan 
na Tagapagbautismo ay nagsilbing liwanag nang 
"mangaral siya ng bautismo bilang sagisag ng pag- 
sisisi at ituro niya ang pagdating ng Mesiyas. (Luc 
3:3, 15-17: Ju 5:35) Gayundin, sa pamamagitan ng 
kanilang malinam na gawa, sa salita at halimbawa, 
pinasisikat ng mga tagasunod ni Kristo ang kani- 
lang liwanag. (Mat 5:14, 16; ihambing ang Ro 2:17- 
24.) “Ang bunga ng liwanag ay binubuo ng bawat 
uri ng kabutihan at katuwiran at katotohanan.” Sa 
gayon ay inilalantad nito ang kabuktutan ng kahi- 
ya-hiyang mga gawa na nauukol sa kadiliman (pa- 
kikiapid, bawat uri ng karumihan, kasakiman, at 
ang mga katulad nito) na isinasagawa ng “mga anak 
ng pagsuway.” Dahil dito, ang kahiya-hiyang mga 
gawang ito ay nakikita ayon sa tunay na liwanag ng 
mga ito at, sa diwa na nahahayag ang mga ito bi- 
lang mga bagay na hinahatulan ng Diyos, ang mga 
ito ay nagiging liwanag din. (Efe 5:3-18, ihambing 
ang 1Te 5:4-9.) Palibhasa'y nasasangkapan ng “mga 
sandata ng liwanag,” ang espirituwal na kagaya- 
kang pandigma mula sa Diyos, ang mga Kristiyano 
ay nakikipagdigma “laban sa mga pamahalaan, la- 
ban sa mga awtoridad, laban sa mga tagapamahala 
ng sanlibutan ng kadilimang ito, laban sa balakyot 
na mga puwersang espiritu sa makalangit na mga 
dako” at sa gayon ay nakatatayong matatag bilang 
sinang-ayunang mga lingkod ng Diyos.—Ro 13:12- 
14: Efe 6:11-18. 

Iba Pang Makasagisag na mga Paggamit. 
Ang Kasulatan ay naglalaman ng maraming maka- 
sagisag na pagtukoy sa liwanag. Ang kakayahang 
makakita ay tinutukoy ng mga salitang ‘liwanag ng 
aking mga mata. (Aw 38:10) Ang ‘pagbibigay ng 


219 


Diyos ng liwanag’ sa isa ay nangangahulugang bini- 
bigyan niya sila ng buhay o pinahihintulutan niya 
silang patuloy na mabuhay. (Job 3:20, 23; ihambing 
ang Aw 56:13.) Ang “mga bata na hindi nakakita ng 
liwanag” ay yaong mga ipinanganak na patay. (Job 
3:16, ihambing ang Aw 49:19.) Ang pananalitang 
“mabuti para sa mga mata ang makakita ng araw" 
ay maaaring ipalagay na nangangahulugang 'ma- 
sarap mabuhay. '--Ec 11:7. 

Sa makulay na pananalita, ang liwanag ng uma- 
ga ay inilalarawang 'humahawak sa mga dulo ng 
lupa at ipinapagpag ang mga balakyot mula roon,' 
sapagkat pinangangalat ng bukang-liwayway ang 
mga manggagawa ng kasamaan. Kadiliman ang ka- 
nilang “liwanag,” sapagkat sanay silang gumawa ng 
kanilang masasamang gawa sa dilim ng gabi, at ang 
makasagisag na “liwanag” na ito ay kinukuha sa ka- 
nila ng literal na liwanag ng pagbubukang-liway- 
way.—Job 38:12-15, ihambing ang Job 24:15-17. 

Kung paanong ang liwanag ng araw ay kitang- 
kita, malinaw na malinaw rin ang masasamang ha- 
tol ni Jehova. Ipinahihiwatig ito sa Oseas 6:5: “Ang 
mga kahatulan sa iyo ay magiging gaya ng liwanag 
na sumisinag.” 

Ang liwanag ng mukha ng Diyos” ay nanga- 
ngahulugan ng kaniyang pagsang-ayon. (Aw 44:3; 
89:15) Ang pananalitang “pasinagin mo sa amin ang 
liwanag ng iyong mukha” ay nangangahulugang 
"pagpakitaan mo kami ng lingap.” (Aw 4:6) Sa katu- 
lad na paraan, ang pagsang-ayon ng isang tagapa- 
mahala ay tinutukoy bilang “liwanag ng mukha ng 
hari.”--Kaw 16:15. 

Ang liwanag ay maaaring tumukoy sa pagiging 
maaliwalas o masayahin, na kabaligtaran naman 
ng karimlan. (Job 30:26) Maaaring ito ang dahilan 
kung bakit sinabi ni Job (29:24): “Ang liwanag ng 
aking mukha ay hindi nila iwinawaksi.” Bagaman 
ang iba ay mapanglaw at nalulumbay, hindi ito na- 
ging dahilan upang mahawa si Job sa kanilang dis- 
posisyon. 

Kung minsan, isang maningning na pag-asa, gaya 
ng kaligtasan o katubusan, ang inilalarawan ng liwa- 
nag. (Es 8:16, Aw 97:11: Isa 30:26, Mik 7:8, 9) Ang 
pagpapasikat ni Jehova ng kaniyang kaluwalhatian 
sa Sion ay tumukoy sa katubusan nito mula sa pagi- 
ging bihag. Bilang resulta, ang Sion ay pagmumulan 
ng kaliwanagan para sa mga bansa. (Isa 60:1-3, 19, 
20; ihambing ang Apo 21:24: 22:5.) Sa kabilang 
dako, kapag ang araw, buwan, at mga bituin ay hin- 
di nagbigay ng kanilang liwanag, nangangahulugan 
ito ng kapahamakan.--Isa 13:10, 11, Jer 4:23, Eze 
32:7, 8, Mat 24:29. 


LO-AMI [Hindi Ko Bayan]. Ang pangalan ng 
ikalawang anak na isinilang ng asawa ni Oseas na si 
Gomer. Iniutos ni Jehova na bigyan ng ganitong 


LOD 


makahulugang pangalan ang bata upang ipakita na 
Kaniyang itinatwa ang walang-pananampalatayang 
Israel. (Os 1:8, 9) Iminumungkahi na ang batang ito 
ay hindi supling ni Oseas kundi anak ni Gomer sa 
pangangalunya (Os 1:2), sapagkat nang ipanganak 
si Jezreel, sinasabing si Gomer ay “nagsilang sa ka- 
niya [kay Oseas] ng isang anak na lalaki,” samanta- 
lang may kinalaman kay Lo-ami ay sinasabi la- 
mang na “siya ay nagdalang-tao at nagsilang ng 
isang anak na lalaki.”--Os 1:3, 8. 


LOBO [sa Heb., ze'ev: sa Gr., ly'kos, sa Ingles, 
wolf]. Hayop na kumakain ng karne at kahawig ng 
malaking aso na German shepherd, ngunit mas 
mahahaba ang binti, mas malalaki ang paa, mas 
malapad ang ulo, at mas malalakas ang panga. Sa 
Palestina at Sirya, iniulat na ang mga lobo ay ka- 
dalasang naninila nang mag-isa, nang dalawahan 
o tatluhan, ngunit hindi pangkat-pangkat. Nagha- 
hanap sila ng masisila sa kadiliman ng gabi, anupat 
nagtatago sa buong maghapon. (Hab 1:8, Zef 3:3) 
Ang mga lobo ay mababangis, matatakaw, matata- 
pang, at sakim, anupat madalas pumatay ng mga 
tupa na higit kaysa makakain o makakaladkad nila. 
Kaya nga, ang pastol noong sinaunang mga pana- 
hon ay kailangang maging malakas ang loob at ma- 
pamaraan upang maprotektahan niya ang kawan 
laban sa mga lobo.--Ju 10:12, 13. 

Makatalinghaga ang karamihan sa mga pagtukoy 
ng Kasulatan sa lobo. Sa kaniyang hula noong mala- 
pit na siyang mamatay, inihalintulad ni Jacob ang 
kaniyang anak na si Benjamin sa isang lobo. Walang 
alinlangang tumutukoy ito sa kakayahan ng tribo 
sa pakikipaglaban. (Gen 49:27: tingnan ang BENJA- 
MIN Blg. 2.) Ang walang-prinsipyong mga prinsipe 
ng Juda (Eze 22:27), mga bulaang propeta (Mat 
7:15), mababagsik na mananalansang ng minister- 
yong Kristiyano (Mat 10:16, Luc 10:3), gayundin ang 
mga bulaang guro na magsasapanganib sa kongre- 
gasyong Kristiyano mula sa loob (Gaw 20:29, 30), ay 
inihalintulad sa mga lobo. Kabaligtaran ng kilabot 
na pananamsam ng mga lobo (Jer 5:6), ang lobo at 
ang kordero ay inilalarawang nasa kapayapaan at 
nanginginaing magkasama sa panahon ng pamama- 
hala ng Mesiyas. Hindi lamang ito kapit sa mga pag- 
babagong magaganap sa buhay ng mga tao, kundi 
tiyak na lumalarawan ito sa gayong kapayapaan na 
iiral sa gitna ng mga hayop---Isa 11:6, 65:25. 


LOD. Isang lunsod na may mga sakop na bayan. 
Lumilitaw na itinayo ito ng Benjamitang si Semed 
na “anak' ni Elpaal. (1Cr 8:1, 12) Pagkabalik ng mga 
Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya, ang Lod ay 
naging isa sa kanilang mga pinakakanluraning pa- 
mayanan. (Ezr 2:33, Ne 7:37, 11:35) Ipinapalagay na 
ito rin ang Lida, kung saan pinagaling ni Pedro si 


LO-DEBAR 


Eneas. (Gaw 9:32-38) Yamang nasa isang matabang 
libis sa timugang gilid ng Kapatagan ng Saron, ang 
el-Ludd (Lod) ay matatagpuan mga 18 km (11 mi) 
sa TS ng Jope. Noong sinaunang panahon, ang lun- 
sod na ito'y nasa salubungan ng itinuturing na pa- 
ngunahing ruta na bumabagtas sa pagitan ng Ehip- 
to at Babilonya at ng pangunahing lansangan na 
mula Jope patungong Jerusalem. Sa Karaniwang 
Panahon, dahil sa estratehikong lokasyon nito, na- 
lantad ang lunsod sa mga pananalanta ng mga huk- 
bo ng mga Romano, Saraceno, Krusado, at mga 
Mongol. 


LO-DEBAR. Dito nakatira si Makir, isang kapa- 
nahon ni Haring David. (2Sa 9:4, 5; 17:27) Kadala- 
sang ipinapalagay na ang Lo-debar at ang Debir 
sa Gad ay iisa.--Jos 13:24, 26, tingnan ang DEBIR 
Blg. 4. 


LOG. Ang pinakamaliit na panukat ng likido na 
binanggit sa Bibliya. Ipinahihiwatig ng mga katiba- 
yan sa Talmud na ang log ay katumbas ng ikalabin- 
dalawa ng isang hin, o 0.014 bat. Batay sa mga tuk- 
las sa arkeolohiya, ang bat ay tinatayang may sukat 
na 22 L (5.81 gal). Kung tama ang sukat na ito, ang 
isang takal na log ay makapaglalaman ng mga 
0.31 L (0.66 pt). Ang isang takal na log ng langis ay 
bahagi ng itinakdang handog ng isang nilinis na ke- 
tongin.--Lev 14:2, 10, 12, 15, 21, 24. 


LOIDA. Ang lola ni Timoteo at lumilitaw na ina 
ng kaniyang inang si Eunice. Hindi siya ang lola ni 
Timoteo sa panig ng ama at ipinahihiwatig ito ng 
salin ng Syriac na “ang ina ng iyong ina.” Si Loida ay 
pinapurihan ni Pablo, na nagsabing si Loida ay 
isang babaing Kristiyano na may 'pananampalata- 
yang walang pagpapaimbabaw.’ (2Ti 1:5) Lumilitaw 
na ang tirahan ng kanilang pamilya ay sa Listra. 
(Gaw 16:1, 2) Ang paghahambing ng 2 Timoteo 1:5 
sa 2 Timoteo 3:15 ay nagpapahiwatig na kapuwa ti- 
nuruan nina Loida at Eunice si Timoteo mula sa Ka- 
sulatan. 


LOLO'T LOLA, MGA. Mga magulang ng ama 
at/o ina. Ang terminong “mga lolo't lola,” gayundin 
ang “lolo” at “lola,” ay bihirang matagpuan sa mga 
salin ng Bibliya. Ang “lola” sa 1 Hari 15:10, 13 ay isi- 
nalin mula sa salitang Hebreo para sa “ina” at ang- 
kop lamang na isalin bilang “lola” sapagkat si Maaca 
ay lola ni Asa at hindi niya ina. (1Ha 15:1, 2, 8) Lu- 
militaw na si Maaca ay nagpatuloy bilang inang rey- 
na noong panahon ng paghahari ni Asa hanggang 
noong alisin siya dahil sa kaniyang idolatriya. (1Ha 
15:13) Sa katulad na paraan, may mga pagkakataon 
na ang “ama” ay tumutukoy sa isang lolo o ninuno. 
(Gen 28:13, 2Sa 9:7) Ang mga lolo't lola ay tinutu- 


220 


koy rin ng mga pananalitang gaya ng “ama ng iyong 
ina” at “ama ng ina.'--Gen 28:2, Huk 9:1. 

Sinabi ng apostol na ang “mga anak o mga apo” ay 
dapat na “patuloy na magbayad ng kaukulang ka- 
gantihan sa kanilang mga magulang at mga lolo't 
lola [sa Gr., pro-go'nois].” (1Ti 5:4) Ang isa pang 
anyo ng gayunding salita (pro-go'non) ay isinasalin 
naman bilang “mga ninuno” sa 2 Timoteo 1:3. Ang 
lola (sa Gr., mam'med) ni Timoteo na si Loida ay pi- 
napurihan dahil sa mayroon itong “pananampala- 
tayang walang pagpapaimbabaw, at lumilitaw na 
nakatulong siya upang sumulong ang pananampa- 
lataya at espirituwal na paglaki ni Timoteo.--2Ti 
1:5: 3:14, 15. 


LO-RUHAMA [[Siya ay] Hindi Pinagpakitaan 
ng Awa]. Isang batang babaing isinilang ni Gomer, 
na asawa ni Oseas. Sinabihan ni Jehova ang prope- 
ta na bigyan ng ganitong pangalan ang bata sapag- 
kat “hindi na [Siya] muling magpapakita ng awa sa 
sambahayan ng Israel.” Sa gayon ay ipinaalam ng 
Diyos ang pagtatakwil niya sa Israel sa kabuuan. 
(Os 1:6-8) Mas maaga rito, nang ipanganak si Jezre- 
el, sinasabing si Gomer ay “nagsilang sa kaniya [kay 
Oseas] ng isang anak na lalaki,” ngunit may kinala- 
man kay Lo-ruhama ay sinasabi lamang na si Go- 
mer ay “muling nagdalang-tao at nagsilang ng 
isang anak na babae,” anupat walang personal na 
pagtukoy kay Oseas. Bagaman hindi espesipikong 
sinasabi ng ulat, iminumungkahi na ang batang ito 
ay bunga ng pangangalunya ni Gomer at hindi sa- 
riling supling ng propeta. (Os 1:2, 3) May di-tuwi- 
rang pagtukoy sa kaniyang makasagisag na panga- 
lan sa Oseas 2:1, 23. 


LOT. Isang apo ni Tera at anak ng kapatid ni 
Abraham (Abram) na si Haran, samakatuwid, pa- 
mangkin ni Abraham.---Gen 11:27. 

Ang ama ni Lot na si Haran ay namatay sa Ur ng 
mga Caldeo. Sa gayon, sumama si Lot kina Tera, 
Abram, at Sarai mula sa Ur patungo sa lunsod ng 
Haran, kung saan namatay ang lolo niya na si Tera. 
(Gen 11:28, 31, 32) Pagkatapos ay naglakbay si Lot 
patungo sa Canaan kasama nina Abram at Sarai, at 
nang maglaon ay sumama siya sa kanila patungo at 
pabalik mula sa Ehipto. (Gen 12:4, 5: 13:1) Dahil du- 
mami na ang natipong pag-aari nina Lot at Abram, 
hindi na sila nakayanang tustusan ng lupain nang 
bumalik sila sa Canaan. Gayundin, isang away ang 
bumangon sa pagitan ng kani-kanilang tagapag- 
alaga ng kawan. (Gen 13:5-7) Yamang hindi nais ni 
Abram na magpatuloy ang gayong kalagayan, imi- 
nungkahi niyang maghiwalay sila, anupat ang kani- 
yang pamangkin ang pinapili niya ng gusto nitong 
lupain. Pinili ni Lot ang isang lugar na natutubigang 
mainam, ang buong distrito ng Mababang Jordan. 


221 


Inilipat niya ang kaniyang kampo sa S at nang ban- 
dang huli ay nagtolda siya malapit sa Sodoma. (Gen 
13:8-12) Ngunit hindi tinularan ni Lot ang mga So- 
domita. Pinatunayan niya na isa siyang “taong ma- 
tuwid” na “sa kaniyang nakita at narinig habang 
naninirahan sa gitna nila sa araw-araw, ay napahi- 
hirapan ang kaniyang matuwid na kaluluwa dahilan 
sa kanilang mga gawang tampalasan."---2Pe 2:8. 

Noong panahong talunin ng apat na sumasalakay 
na magkakaalyadong hari ang limang hari sa lugar 
na iyon, kabilang na ang hari ng Sodoma, sinamsa- 
man ng mga nagtagumpay ang lunsod at kinuhang 
bihag si Lot. Nang mabalitaan ito, pinisan ni Abram 
ang 318 alipin, nilupig ang mga mambibihag, bina- 
wi ang lahat ng ari-arian, at iniligtas si Lot.---Gen 
14:1-16. 

Dinalaw ng mga Anghel. Pagkaraan nito, nang 
dalawin si Lot ng dalawang anghel noong malapit 
nang puksain ang Sodoma, malugod niya silang pi- 
natuloy. Ngunit pinalibutan ng mga lalaki ng lunsod 
ang bahay at mapilit nilang sinabi na ilabas sa kani- 
la ang mga bisita para sa imoral na layunin. Sinikap 
ni Lot na ipagsanggalang ang kaniyang mga panau- 
hin anupat inialok pa nga niya sa mga mang-uumog 
ang kaniyang dalawang anak na dalaga. Dahil sa 
galit, ipinagtulakan nang matindi ng mga mang- 
uumog si Lot, kung kaya ipinasok siya ng kaniyang 
mga panauhing anghel sa loob ng bahay at binulag 
ang balakyot na mga Sodomita.---Gen 19:1-11. 

Iniligtas mula sa Sodoma. Pagkatapos ay ipi- 
nabatid ng mga anghel kay Lot na ang daing ng 
paghiyaw laban sa mga tumatahan sa Sodoma ay 
lumakas sa harap ni Jehova at na isinugo sila upang 
puksain ang lunsod. Ayon sa tagubilin, binabalaan 
ni Lot ang kaniyang magiging mga manugang, na 
maliwanag na nagbabalak kunin ang kaniyang mga 
anak upang maging mga asawa ngunit hindi pa iyon 
naisasagawa. (Ihambing ang Gen 19:8, 14.) Ngunit 
hindi siya pinakinggan ng kaniyang mga manu- 
gang. (Gen 19:12-14) Nang magbukang-liwayway 
na ay inapura sila ng dalawang anghel na umalis, 
anupat sinunggaban pa nga ang mga kamay ni Lot, 
ng kaniyang asawa, at ng kaniyang dalawang anak. 
Alinsunod sa kahilingan ni Lot, pinahintulutan siya 
ng mga anghel na tumakas patungo sa kalapit na 
lunsod ng Zoar. Pagdating doon ni Lot, pinasapit ni 
Jehova sa Sodoma at Gomorra ang maapoy na pag- 
puksa. Ngunit ang asawa ni Lot (na ang pangalan ay 
hindi binanggit sa Kasulatan) ay sumuway nang 
ito'y “lumingon mula sa likuran niya,” marahil ay 
nanghihinayang sa mga bagay na naiwan. Dahil 
dito, siya “ay naging haliging asin.”---Gen 19:15-26. 

Nang maglaon ay nilisan ni Lot ang Zoar at nana- 
hanan sa isang yungib sa isang bulubunduking 
pook. Palibhasa'y namatay sa Sodoma ang magiging 


LUCAS 


mga manugang ni Lot, wala nang mapapangasawa 
ang kaniyang mga anak. Dahil dito, gumawa sila ng 
paraan upang makipagtalik sa kanila ang kanilang 
ama nang hindi nito namamalayan habang ito ay 
nasa impluwensiya ng alak. Ginawa nila ito upang 
makapagpanatili sila ng supling mula sa kanilang 
ama. Bilang resulta, ang mga anak ni Lot ay nagsi- 
lang ng tig-isang anak na lalaki, na siyang pi- 
nagmulan ng mga Moabita at ng mga Ammonita. 
--Gen 19:30-38, Deu 2:9, 19. 

Isang Babala. Ang autentisidad ng ulat ng Ka- 
sulatan tungkol kay Lot ay pinatotohanan ni Jesu- 
Kristo. Ipinakita niya na “sa mga araw ng Anak ng 
tao,” o sa panahon ng kaniyang pagkanaririto, ang 
mga kalagayan ay magiging katulad niyaong sa mga 
araw ni Lot nang ang mga tao ay walang pagkaba- 
halang kumakain, umiinom, bumibili, nagtitinda, 
nagtatanim, at nagtatayo hanggang noong umulan 
ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang la- 
hat. Ipinakita ni Kristo na sa panahong iyon sa hina- 
harap, hindi dapat balikan ng mga tao ang mga ba- 
gay na nasa likuran, at nagbigay siya ng isang 
mariing halimbawa upang ipakita ang napakasaklap 
na ibubunga ng paggawa ng gayon, sa pagsasabing: 
“Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot.”---Luc 17:26-32. 


LOTAN. Isang anak ni Seir na Horita at isa sa 
mga shik ng Edom. (Gen 36:20, 29) Ang kaniyang 
mga anak ay sina Hori at Hemam (Homam), at ang 
kapatid niyang babae ay nagngangalang Timna. 
--Gen 36:22: 1Cr 1:38, 39. 


LOTUS, PUNONG [sa Heb., tse-elim” (pang- 
maramihan)]. Ang matinik na lotus (Zizyphus lo- 
tus) ay isang masangang palumpong o mababang 
puno, kadalasan ay tumataas lamang nang 1.5 m 
(5 piye). Ang mga dahon nito ay maliit, biluhaba, at 
tulad-katad, at sa puno ng bawat dahon ay may 
isang pares ng mga tinik. Ang tanging pagtukoy 
rito ay nasa Job 40:21, 22, kung saan binabanggit 
ang Behemot (ang hipopotamus) bilang nakahiga sa 
lilim ng punong ito. Bagaman ang punong ito ay 
matatagpuan sa mga tuyong lugar sa Palestina, bi- 
nabanggit ng A Dictionary of Life in Bible Times na 
ito ay “saganang tumutubo sa mainit at mahalu- 
migmig na latian” ng H Aprika.--Ni W. Corswant, 
Suffolk, 1960, p. 177. 


LUBID. 


LUCAS. Isang manggagamot at tapat na kasa- 
mahan ng apostol na si Pablo. Siya ang manunulat 
ng Ebanghelyo ni Lucas at ng Mga Gawa ng mga 
Apostol. Makikita sa mga isinulat ni Lucas na ma- 
taas ang kaniyang pinag-aralan. Mapapansin din 
sa paggamit niya ng mga medikal na termino na isa 
siyang doktor.---Luc 4:38, Gaw 28:8. 


Tingnan ang PANALI, LUBID. 


LUCAS, MABUTING BALITA AYON KAY 


Hindi tinukoy ni Lucas ang kaniyang sarili bilang 
isang saksi sa mga pangyayari sa buhay ni Kristo na 
nakatala sa kaniyang ulat ng Ebanghelyo. (Luc 1:2) 
Kaya lumilitaw na naging mananampalataya siya 
pagkaraan ng Pentecostes ng 33 C.E. 

Sa aklat ng Mga Gawa, si Lucas ay tinutukoy sa 
di-tuwirang paraan sa pamamagitan ng mga pang- 
halip na “kami” at “amin.” (Gaw 16:10-17: 20:5- 
21:18, 27:1-28:16) Kasama siya ni Pablo sa Troas no- 
ong ikalawang paglalakbay ng apostol bilang misyo- 
nero at sinamahan niya ito mula roon patungong Fi- 
lipos, kung saan siya maaaring nanatili hanggang 
sa pagbalik ni Pablo noong ikatlong paglalakbay nito 
bilang misyonero. Sinamahan ni Lucas si Pablo pa- 
tungong Judea sa pagtatapos ng paglalakbay na 
iyon (Gaw 21:7, 8, 15), at habang nakabilanggo ang 
apostol nang mga dalawang taon sa Cesarea, mala- 
mang na doon isinulat ni Lucas ang kaniyang ulat 
ng Ebanghelyo (mga 56-58 C.E.). Sinamahan niya si 
Pablo sa paglalakbay nito patungong Roma para sa 
paglilitis. (Gaw 27:1; 28:16) Yamang ang aklat ng 
Mga Gawa ay sumasaklaw sa mga pangyayari mula 
33 C.E. hanggang noong dalawang taóng pagkaka- 
bilanggo ni Pablo sa Roma ngunit hindi iniuulat ang 
kinahinatnan ng pag-apela ni Pablo kay Cesar, ma- 
lamang na sa Roma natapos ni Lucas ang aklat ng 
Mga Gawa noong mga 61 C.E. 

Nakiisa si Lucas kay Pablo sa pagpapadala ng 
mga pagbati sa mga Kristiyano sa Colosas nang su- 
latan sila ni Pablo mula sa Roma (mga 60-61 C.E.), 
at tinukoy siya ng apostol bilang “ang minamahal 
na manggagamot.” (Col 4:14) Nang sumulat si Pa- 
blo kay Filemon mula sa Roma (mga 60-61 C.E.), 
inilakip niya ang mga pagbati mula kay Lucas, at 
tinukoy niya ito bilang isa sa kaniyang “mga ka- 
manggagawa.” (Flm 24) Ang pananalita ni Pablo 
na, “si Lucas lamang ang kasama ko,” ay nagpapa- 
kita na hindi iniwan ni Lucas si Pablo at na kasama 
siya ng apostol bago ito mamatay bilang martir. 
—2Ti 4:11. 

Ipinapalagay ng ilan na si Lucas ay isang Gentil, 
anupat pangunahin nang ibinabatay ito sa Colosas 
4:11, 14. Sa dahilang unang binanggit ni Pablo ang 
“mga tuli” (Col 4:11) at saka tinukoy si Lucas (Col 
4:14), sinasabi nila na si Lucas ay hindi kabilang sa 
mga tuli at sa gayon ay hindi Judio. Ngunit hindi ti- 
yak ang bagay na ito. Sinasabi sa Roma 3:1, 2 na ipi- 
nagkatiwala ng Diyos sa mga Judio ang kaniyang 
kinasihang mga pananalita. Isa si Lucas sa mga pi- 
nagkatiwalaan ng gayong kinasihang mga panana- 
lita. 

Gayundin, walang saligan sa Kasulatan upang 
ipalagay na si Lucas ang Lucio na binanggit sa Gawa 
13:1 o ang “kamag-anak” ni Pablo na may gayun- 
ding pangalan na tinukoy sa Roma 16:21. 


222 


LUCAS, MABUTING BALITA AYON KAY. 
Isang ulat na pangunahin nang naglalahad ng 
mga pangyayari sa ministeryo ni Jesus sa lupa. La- 
yunin nito na magharap ng isang tumpak na rekord 
ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod, anupat pi- 
natutunayan kay Teofilo ang katiyakan ng mga iti- 
nuro sa kaniya nang bibigan. (Luc 1:3, 4) Gaya ng 
ipinahihiwatig ng pagkakaroon nito ng dako sa ka- 
non ng Bibliya, makikinabang din sa rekord na ito 
ang maraming iba pang tao, kapuwa mga Judio at 
mga di-Judio. Bagaman kung minsan ay waring na- 
ngingibabaw ang pagkakaayos ayon sa paksa, ang 
Ebanghelyong ito ay may pangkalahatang balang- 
kas na nasa kronolohikal na pagkakasunud-sunod. 
Manunulat at Panahon ng Pagsulat. Baga- 
man hindi binanggit sa aklat ang kaniyang panga- 
lan, ang manggagamot na si Lucas (Col 4:14) ay ka- 
raniwan nang kinikilala bilang ang manunulat ng 
ulat na ito. Sinusuportahan ito ng nasusulat na ka- 
tibayan na mula pa noong ikalawang siglo C.E., anu- 
pat sa Muratorian Fragment (mga 170 C.E.) ay kini- 
kilalang si Lucas ang sumulat ng Ebanghelyo. Ang 
ilang aspekto ng Ebanghelyong ito ay maituturing 
din na indikasyon na isang manggagamot na may 
mataas na pinag-aralan ang manunulat nito. Mas 
malawak ang bokabularyo nito kaysa sa pinagsama- 
samang bokabularyo ng tatlong iba pang Ebanghel- 
yo. Kung minsan, ang mga paglalarawan sa mga sa- 
kit na pinagaling ni Jesus ay mas espesipiko kaysa 
sa iba pang mga ulat.---Ihambing ang Mat 8:14; Mar 
1:30, Luc 4:38, Mat 8:2, Mar 1:40, Luc 5:12. 
Maliwanag na natapos na ni Lucas ang kani- 
yang Ebanghelyo bago niya isulat ang aklat ng 
Mga Gawa. (Gaw 1:1, 2) Yamang sumama siya kay 
Pablo sa Jerusalem sa katapusan ng ikatlong pagla- 
lakbay ng apostol bilang misyonero (Gaw 21:15-17), 
maaari niyang matalunton nang may katumpakan 
ang mga bagay na may kinalaman kay Jesu-Kristo 
sa mismong lupain kung saan isinagawa ng Anak 
ng Diyos ang kaniyang gawain. Pagkatapos ng pag- 
aresto kay Pablo sa Jerusalem at noong panahon ng 
pagkabilanggo ni Pablo sa Cesarea nang dakong 
huli, malamang na nagkaroon ng maraming pagka- 
kataon si Lucas na makipag-usap sa mga saksi at 
kumonsulta sa mga nakasulat na rekord. Kaya ma- 
katuwirang ipalagay na ang Ebanghelyo ay maaa- 
ring isinulat sa Cesarea noong panahong nakabi- 
langgo roon si Pablo sa loob ng mga dalawang taon 
(mga 56-58 C.E.).--Gaw 21:30-33, 23:26-35, 24:27. 
Natatanging mga Punto. Gaya ng tatlong iba 
pang Ebanghelyo, ang ulat ni Lucas ay naglalaan ng 
saganang katibayan na si Jesus nga ang Kristo, ang 
Anak ng Diyos. Isinisiwalat nito na si Jesus ay isang 
taong mapanalanginin, isa na lubos na nanalig sa 
kaniyang makalangit na Ama. (Luc 3:21, 6:12-16, 


223 


11:1, 23:46) Naglalaman ito ng maraming suple- 
mentaryong detalye na kapag idinagdag sa mga 
masusumpungan sa tatlong iba pang Ebanghelyo 
ay bumubuo ng isang mas kumpletong larawan ng 
mga pangyayaring nauugnay kay Kristo Jesus. Ha- 
los ang buong mga kabanata 1 at 2 ay walang kaha- 
lintulad sa iba pang mga Ebanghelyo. Natatangi sa 
aklat na ito ang di-kukulangin sa anim na espesipi- 
kong himala at mahigit sa isang dosenang ilustra- 


LUCAS, MABUTING BALITA AYON KAY 


syon. Ang mga himala ay: ang pagpapangyari ni 
Jesus na makahimalang makahuli ng maraming 
isda ang ilan sa kaniyang mga alagad (5:1-6), ang 
pagbabangon niya sa anak na lalaki ng babaing 
balo sa Nain (7:11-15), gayundin ang pagpapaga- 
ling niya sa isang babaing hukot na hukot (13:11- 
13), sa isang lalaking minamanas (14:1-4), sa sam- 
pung ketongin (17:12-14), at sa tainga ng alipin 
ng mataas na saserdote (22:50, 51). Kabilang sa 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG LUCAS 


Ang ulat ni Lucas tungkol sa buhay ni Jesus, isinulat upang pagti- 
bayin ang katiyakan ng mga pangyayaring nauugnay sa buhay ni 
Kristo at sa paraang makaaakit sa mga tao ng lahat ng mga 
bansa 


Ang ikalawang Ebanghelyo na isinulat: malamang na inirekord ito sa 
pagitan ng 56 at 58 C.E. 


Mga pangyayari bago ang pangmadlang ministeryo ni 
Jesus (1:1-4:13) 

Patiunang ipinatalastas ni Gabriel kay Maria na isisilang nito 
ang Anak ng Diyos: noong ipanganak si Jesus, tinukoy siya ng 
mga anghel bilang ang “Kristo na Panginoon” 

Sa edad na 12 taon, si Jesus ay nagtanong sa mga guro sa 
templo 


Noong bautismuhan siya ni Juan, bumaba kay Jesus ang banal 
na espiritu at isang tinig mula sa langit ang nagpakilala kay 
Jesus bilang ang Anak ng Diyos 

Nabigo si Satanas sa paulit-ulit na pagsisikap na tuksuhin si 
Jesus 

Maagang bahagi ng ministeryo ni Jesus, sa kalakhan 
ay sa Galilea (4:14-9:62) 

Sa sinagoga sa Nazaret, binasa ni Jesus ang kaniyang atas 
mula sa balumbon ng Isaias, tinangka siyang patayin ng mga 
nakikinig 


Nagturo siya sa sinagoga sa Capernaum, nagpalayas ng demon- 
yo, at nagpagaling ng maraming maysakit 


Hinamon siya sa mga usaping gaya ng pagpapatawad ng mga 
kasalanan at pagpapagaling sa panahon ng Sabbath 


Pagkapanalangin nang buong magdamag, pinili ni Jesus ang ka- 
niyang 12 apostol 


Binigkas niya ang Sermon sa Bundok 


Pinagaling niya ang alipin ng isang opisyal ng hukbo at binuhay- 
muli ang anak na lalaki ng isang babaing balo 

Inilahad ni Jesus ang mga talinghaga tungkol sa dalawang taong 
may utang at sa manghahasik, nagsagawa siya ng marami 
pang himala, kasama na rito ang pagbuhay-muli sa anak na 
babae ni Jairo 


Isinugo ang mga apostol upang ipangaral ang Kaharian ng Diyos 
Kinilala ni Pedro si Jesus bilang ang Kristo: di-nagtagal, nasaksi- 
han niya at ng dalawa pang apostol ang pagbabagong-anyo 


Ang ministeryo ni Jesus nang dakong huli, sa kalak- 

han ay sa Judea at Perea (10:1-19:27) 

Isinugo ni Jesus ang 70 upang mangaral 

Inilahad niya ang talinghaga tungkol sa madamaying Samaritano 

Tinuruan niya ang kaniyang mga alagad kung paano mananala- 
ngin, pagkatapos ay pinasinungalingan niya ang paratang na 
nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beel- 
zebub 


Nagbabala si Jesus laban sa materyalismo at hinimok niya ang 
mga alagad na hanapin ang Kaharian ng Diyos: binanggit niya 
ang tungkol sa munting kawan at sa tapat na katiwala 

Pinagaling niya ang isang babaing hukot na hukot at sinagot niya 
ang mga pagtutol sa pagsasagawa nito sa panahon ng Sabbath 

Ipinakita niya na yaong mga nais maging alagad ay dapat na 
humarap sa kaakibat na mga pananagutan 

Naglahad siya ng mga talinghaga, kasama na rito ang tungkol 
sa alibughang anak at sa taong mayaman at kay Lazaro 


Binabalaan ni Jesus ang kaniyang mga alagad tungkol sa pagti- 
sod sa iba: ipinaghalimbawa niya ang pangangailangan na ma- 
ging mapagpakumbaba 

Nagpagaling siya ng sampung ketongin, ngunit isa lamang, isang 
Samaritano, ang bumalik upang magpasalamat sa kaniya 

Inihambing ni Jesus ang “mga araw ng Anak ng tao” sa mga 
araw ni Noe at ni Lot 

Idiniin niyang muli ang pangangailangan na maging mapagpa- 
kumbaba--lalo na ng mayayaman--pagkatapos ay naglakbay 
siya patungong Jerico, kung saan nakumberte si Zaqueo 

Sa pamamagitan ng talinghaga tungkol sa mga mina, ipinakita 
niya na ang Kaharian ay hindi pa darating sa panahong iyon 

Ang panghuling pangmadlang ministeryo ni Jesus, sa 
loob at sa palibot ng Jerusalem (19:28-24:53) 


Sakay ng isang asno, si Jesus ay pumasok sa Jerusalem at ibi- 
nunyi ng mga tao, ngunit tinangisan niya ang lunsod at inihu- 
la ang pagkatiwangwang nito 

Pinalayas niya sa templo yaong mga nagtitinda: pagkatapos ay 
may iniharap sa kaniya na mapandayang mga tanong tungkol 
sa mga buwis at sa pagkabuhay-muli 


Nang inihuhula ang pagkawasak ng templo at ang pagbagsak ng 
Jerusalem, binanggit din ni Jesus ang katapusan ng mga tak- 
dang panahon ng mga bansa 

Pinasinayaan niya ang Memoryal ng kaniyang kamatayan, at pag- 
katapos nito ay ipinagkanulo siya: nang tagpasin ni Pedro ang 
tainga ng alipin ng mataas na saserdote, pinagaling ni Jesus 
ang lalaki 

Matapos arestuhin, si Jesus ay dinala sa bahay ng mataas na 
saserdote, sa Sanedrin, at kay Pilato, pagkatapos ay ipinadala 
siya kay Herodes at nang dakong huli ay ibinalik kay Pilato 

Ibinayubay si Jesus, sa tulos, binanggit niya ang tungkol sa Pa- 
raiso sa isang manggagawa ng kasamaan na nakabayubay na 
kasama niya, noong mamamatay na siya, isang kadiliman ang 
sumapit sa lupa at ang kurtina ng santuwaryo ay nahati sa 
gitna 

Inilibing ang kaniyang katawan, ngunit sa loob ng tatlong araw 
ay nagpakita ang binuhay-muling si Jesus sa kaniyang mga 
tagasunod 

Sa katapus-tapusan, si Jesus ay nagsimulang umakyat sa langit 
samantalang nakatingin sila 


LUCIO 


mga ilustrasyon: ang dalawang taong may utang 
(7:41-47), ang madamaying Samaritano (10:30-35), 
ang hindi namumungang puno ng igos (13:6-9), 
ang malaking hapunan (14:16-24), ang nawawalang 
baryang drakma (15:8, 9), ang alibughang anak 
(15:11-32), ang di-matuwid na katiwala (16:1-8), 
ang taong mayaman at si Lazaro (16:19-31), at ang 
babaing balo at ang di-matuwid na hukom (18:1-8). 

Ang materyal na lumilitaw sa Ebanghelyong ito 
hinggil sa kronolohiya ay tumutulong upang matu- 
koy kung kailan isinilang si Juan na Tagapagbautis- 
mo at si Jesus at kung kailan nila sinimulan ang 
kani-kanilang ministeryo.--Luc 1:24-27, 2:1-7, 3:1, 
2, 23, tingnan ang PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO. 

Autentisidad. Ang autentisidad ng Ebanghel- 
yo ni Lucas at ang pagkakasuwato nito at ng iba 
pang mga aklat ng Bibliya ay ipinahihiwatig ng ma- 
raming pagtukoy nito sa Hebreong Kasulatan at ng 
mga pagsipi nito mula roon. (Ihambing ang Luc 
2:22-24: Exo 13:2, Lev 12:8, Luc 3:3-6, Isa 40:3-5, 
Luc 7:27: Mal 3:1, Luc 4:4, 8, 12; Deu 8:3, 6:13, 16; 
Luc 4:18, 19; Isa 61:1, 2.) Higit pang nagpapatotoo sa 
autentisidad ng aklat ang katuparan ng hula ni Je- 
sus may kinalaman sa pagkawasak ng Jerusalem at 
ng templo nito.--Luc 19:41-44: 21:5, 6. 


LUCIO [mula sa salitang-ugat na Lat. na nanga- 
ngahulugang “liwanag, ilaw]. 

1. Isang lalaking taga-Cirene na kaugnay sa kon- 
gregasyon ng Antioquia, Sirya, nang humayo si Pa- 
blo mula roon sa kaniyang unang paglalakbay bi- 
lang misyonero.---Gaw 13:1-3. 

2. Isang Kristiyanong “kamag-anak” ni Pablo na 
nakasama niya sa Corinto noong kaniyang ikatlong 
paglalakbay bilang misyonero nang isulat ng apos- 
tol ang kaniyang unang liham sa mga taga-Roma. 
Nakiisa si Lucio sa pagpapadala ng mga pagbati sa 
mga Kristiyano sa Roma.---Ro 16:21. 


LUD, LUDIM. 

1. Isang anak ni Sem (Gen 10:22, 1Cr 1:17) na 
ang mga inapo ay iniugnay ni Josephus (at ng iba 
pa) sa mga Lydiano ng TK Asia Minor. (Jewish An- 
tiquities, I, 143, 144 [vi, 4]) Tinukoy ng mga inskrip- 
siyong Asiryano noong ikapitong siglo B.C.E. ang 
mga Lydiano bilang Luddu. 

2. Isang inapo ni Ham sa pamamagitan ni Mizra- 
im. (Gen 10:6, 13; 1Cr 1:8, 11) Ang bayang nagmu- 
la sa Hamitikong Lud na ito ay maliwanag na “ang 
mga Ludim" na kilala sa kanilang kahusayan sa pag- 
gamit ng busog at, kasama ang Hamitikong Put at 
Cus, isinama sila sa mga hukbong militar ng Ehip- 
to. (Jer 46:8, 9; ihambing ang Eze 30:4, 5.) Ang ka- 
hawig na pagbanggit sa humahawak ng busog na 
Lud sa Isaias 66:19 ay waring tumutukoy sa Hami- 
tikong Lud, sa halip na sa Semitikong Lud, bilang ka- 


224 


sama sa mga bansang malayo sa Israel. Ang mga 
Ludim na nag-ukol ng paglilingkod militar sa Tiro 
ay mas mahirap tukuyin. (Eze 27:3, 10) Gayunman, 
ang pag-uugnay sa kanila kay Put sa teksto ay ma- 
aaring muling tumutukoy sa Hamitikong mga Lu- 
dim. 

Dahil sa mga tekstong nabanggit ay makatuwi- 
rang ilagay ang Hamitikong mga Ludim sa Hila- 
gang Aprika, ngunit hindi posibleng tukuyin ang 
kinaroroonan ng mga ito nang mas tiyakan. Inilala- 
gay sila ng ilang iskolar sa kalakhang kapaligiran ng 
Libya, ngunit ginagawa nila iyon salig sa isang si- 
nadyang pagbabago sa baybay ng pangalan tungo 
sa Lub sa halip na Lud. 


LUHIT [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “tapyas; tabla”]. Isang lugar na binanggit sa 
mga hula ng kapahamakan laban sa Moab. (Isa 15: 
1, 5: Jer 48:5) Naniniwala ang ilang iskolar na ang 
luhit ay isang Moabitang lunsod na nasa taluktok 
ng isang dakong paahon. Yamang sinabi nina Euse- 
bius at Jerome na ito rin ang lugar na tinatawag na 
Loueitha, ito ay iniugnay sa Rujm Madinat er Ras, 
mga 20 km (12 mi) sa TK ng Karak, o sa kalapit na 
Khirbet Fas. Ayon naman sa iba, ang Luhit ay hin- 
di isang lunsod kundi pangalan lamang ng dakong 
paahon o dalisdis na daraanan ng tumatangis na 
mga takas na Moabita.--Ihambing ang Bil 34:4. 


LUKLUKAN NG PAGHATOL. Kadalasan, 
isang mataas na platapormang nasa labas at may 
mga baytang, mula rito ang mga opisyal, samanta- 
lang nakaupo, ay nakapagsasalita sa harap ng mga 
pulutong at nakapagpapatalastas ng kanilang mga 
pasiya. (Mat 27:19: Ju 19:13, Gaw 12:21: 25:6, 10, 17) 
Ang ipinapalagay ng ilan na luklukan ng paghatol 
(tinatawag na Bema) sa Corinto, kung saan huma- 
rap si Pablo kay Galio, ay yari sa puti at asul na 
marmol. (Gaw 18:1, 12, 16, 17) Sa gilid nito ay may 
dalawang silid-hintayan na may mga sahig na mo- 
seyk at mga bangko na marmol. 

Ipinagkatiwala ng Diyos na Jehova ang lahat ng 
paghatol sa kaniyang Anak (Ju 5:22, 27), at dahil 
dito ang lahat ay haharap sa ‘luklukan ng paghatol 
ni Kristo.” (2Co 5:10) Ito ay wasto ring tinatawag na 
"luklukan ng paghatol ng Diyos” sapagkat si Jehova 
ang Tagapagpasimula ng kaayusang ito at humaha- 
tol siya sa pamamagitan ng kaniyang Anak.---Ro 
14:10. 


LUMILIPAD NA NILALANG, MGA. Ting- 
nan ang IBON. 


LUNSOD. Isang maliit na lugar na pinamama- 
yanan, bagaman sa lawak, populasyon, o kahalaga- 
han ay nakahihigit kaysa sa isang bayan o nayon. 
Sa Kasulatan, ang salitang Hebreo na fr, isinaling 


225 


“lunsod,” ay lumilitaw nang halos 1,100 ulit. Kung 
minsan, ang salitang qiryah' (bayan) ay ginagamit 
bilang singkahulugan nito o kaya'y kasama nito sa 
isang paralelismo---halimbawa, “Pagkatapos nito ay 
tatawagin kang Lunsod [fr] ng Katuwiran, Tapat na 
Bayan [qiryah'],” o “Ano't hindi pinabayaan ang 
lunsod [fr] ng kapurihan, ang bayan [qiryath'] ng 
pagbubunyi?"--Isa 1:26, Jer 49:25. 

Ang “mga pamayanan” (sa Heb., chatse-rim'), 
“mga sakop na bayan” (sa Heb., ba-noth'), at “mga 
nayon” (sa Heb., kepharim'), na binabanggit din 
sa Hebreong Kasulatan, ay ipinakikitang naiiba sa 
“mga lunsod” at “mga bayan” sa diwa na ang mga 
ito ay hindi mga komunidad na may mga pader 
kundi, sa halip, iniuugnay sa lantad na lupain. (1Sa 
6:18) Kung ang mga ito ay nasa mga karatig-pook 
o nasa mismong kapaligiran ng isang nakukutaang 
lunsod o bayan, inilalarawan ang mga komunidad 
na ito bilang “mga sakop na bayan,” anupat literal 
na nangangahulugang “mga anak na babae” ng lun- 
sod na may mga pader. (Bil 21:25: tingnan ang SA- 
KOP NA BAYAN, MGA.) Ipinakita rin ng Kautusan ni 
Moises na may legal na pagkakaiba sa pagitan ng 
mga lunsod at mga bayan na may pader at ng mga 
pamayanan at mga nayon na walang pader. Kapag 
ipinagbili ng isang taong naninirahan sa isang pa- 
mayanan na walang pader ang kaniyang bahay, 
may karapatan siyang tubusin iyon kailanma't nai- 
sin niya, ngunit kung hindi niya kayang tubusin 
iyon, ibabalik ito sa kaniya sa taon ng Jubileo. Sa ka- 
bilang dako, kapag isang bahay na nasa isang lun- 
sod na may pader ang ipinagbili, kailangang tubu- 
sin iyon ng nagbenta sa loob ng sumunod na taon, 
anupat kung hindi ay magiging permanenteng pag- 
aari iyon ng bumili, maliban sa kaso ng mga lunsod 
ng mga Levita. (Lev 25:29-34) Makikita rin sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan ang pagkakaibang ito, 
at doon ang polis ay kadalasang tumutukoy sa 
isang “lunsod” na may pader at ang ko'me naman 
ay sa isang “nayon” na walang pader. Sa Marcos 1: 
38, ang salitang Griego na ko-mo polis ay maaaring 
isalin bilang ‘bayang nayon’ o ‘lunsod na nayon." 
(Ihambing ang Int.) Tinawag ni Juan ang Betlehem 
bilang ang “nayon na dating kinaroroonan ni Da- 
vid,” at tinukoy naman ito ni Lucas bilang isang lun- 
sod yamang batid niya na pinatibay ni Rehoboam 
ang nayong ito.—Ju 7:42: Luc 2:4, 2Cr 11:5, 6. 

Si Cain ang unang nagtayo ng lunsod, at ipina- 
ngalan niya ang lunsod na iyon sa kaniyang anak na 
si Enoc. (Gen 4:17) Kung nagkaroon man ng iba 
pang mga lunsod bago ang Baha, ang mga iyon ay 
naglaho na sa Delubyo noong 2370 B.C.E. Pagkara- 
an ng Baha, ang mga lunsod ng Babel, Erec, Acad, 
at Calne sa lupain ng Sinar ang nagsilbing punda- 
syon ng kaharian ni Nimrod. Pagkatapos ay pinala- 


LUNSOD 


wak niya ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng Ni- 
neve, Rehobot-Ir, Cala, at Resen (inilalarawan sa 
kabuuan bilang “ang dakilang lunsod") sa dakong H 
sa Libis ng Mesopotamia. (Gen 10:10-12) Sa kabi- 
lang dako naman, ang mga patriyarkang sina Abra- 
ham, Isaac, at Jacob ay hindi nagtayo ng mga lun- 
sod kundi tumahan sila sa mga tolda bilang mga 
naninirahang dayuhan kahit noong makipamayan 
sila sa mga bayan at mga nayon sa Canaan at Ehip- 
to. (Heb 11:9) Gayunman, pagkaraan ng mahabang 
panahon, iniulat ng mga tiktik na pumasok sa Cana- 
an na maraming matitibay at nakukutaang lunsod 
sa lupaing iyon.---Bil 13:28, Deu 9:1. 

Layunin ng Pagtatayo. Ang mga tao ay nag- 
simulang magtayo ng mga lunsod sa iba't ibang ka- 
dahilanan: para sa proteksiyon, industriya, komer- 
siyo, at relihiyon. Kung ibabatay sa dami at laki ng 
mga templong natuklasan ng mga arkeologo, tiyak 
na relihiyon ang isa sa mga naging pangunahing 
pangganyak sa pagtatayo ng maraming sinaunang 
lunsod. Ang isang halimbawa ay ang lunsod ng Ba- 
bel at ang toreng panrelihiyon nito. “Halikayo!” ang 
sabi ng mga tagapagtayo nito sa isa't isa, “Ipagtayo 
natin ang ating sarili ng isang lunsod at gayundin 
ng isang tore na ang taluktok nito ay nasa langit, at 
gumawa tayo ng bantog na pangalan para sa ating 
sarili, dahil baka mangalat tayo sa ibabaw ng buong 
lupa.” (Gen 11:4-9) Dahil din sa panganib na maging 
mga alipin ng paladigmang mga indibiduwal na de- 
terminadong manakop, napilitan ang matatakuting 
mga tao na magsama-sama upang bumuo ng mga 
lunsod. Sa lahat ng kaso, binabakuran nila at kinu- 
kulong ng mga pader ang mga lunsod na ito, at isi- 
nasara nila ang mga pintuang-daan sa gabi at sa 
mga panahon ng panganib.---Jos 2:5, 2Cr 26:6. 

Kadalasan na, ang hanapbuhay noon ng mga na- 
katira sa lunsod ay may kaugnayan sa agrikultura 
at pag-aalaga ng mga hayop, mga gawaing isinasa- 
gawa sa labas ng mga pader ng lunsod: ang karani- 
wang magsasaka ay sa loob pa rin ng lunsod nani- 
nirahan at hindi sa kaniyang bukid. Naging abala 
naman ang iba sa mga industriya ng mga gawang- 
kamay. Ang mga lunsod ay nagsilbi ring mga im- 
bakang depo, mga sentro ng kalakalan, at mga pa- 
milihan para sa pamamahagi ng paninda. Ang mga 
lunsod naman na gaya ng Tiro, Sidon, at Jope ay pa- 
ngunahin nang naging mga sentro ng pagbabarko 
at ng pagpapalitan ng mga kalakal sa pagitan ng 
mga sasakyang naglalayag sa karagatan at ng mga 
pulutong na naglalakbay sa katihan.---Eze 27. 

Maraming lunsod ang nagsimula bilang mga sim- 
pleng nayon lamang, pagkatapos ay lumawak at na- 
ging isang bayan o umunlad at naging isang lunsod, 
anupat kung minsan ay nagiging malalaking esta- 
dong-lunsod pa nga na kumokontrol sa buhay ng 


LUNSOD 


daan-daang libong tao. Kasabay ng gayong pagsu- 
long, ang pamamahala at ang hudisyal na kapang- 
yarihan ay napapasakamay na lamang ng iilang li- 
der ng pulitika at militar, at, kadalasan na, isang 
herarkiya ng makapangyarihang mga saserdote ang 
may hawak sa nangingibabaw na kapangyarihang 
nagdidikta ng pamumuhay sa lunsod. Kaya naman 
kitang-kita ang pagkakaiba nang magsimulang lu- 
mitaw sa tanawin ng daigdig ang mga Israelitang 
lunsod, yamang ang pamamahala sa mga ito ay 
nasa mga kamay ng mga administrador na inatasan 
sa teokratikong paraan at may tungkuling ipatupad 
ang bigay-Diyos na mga kautusan ng konstitusyon 
ng Israel. Sa bansang iyon, si Jehova ang Hari, Ta- 
gapagbigay-Kautusan, at Hukom, at kapag may- 
katapatang ginagampanan ng kaniyang nakikitang 
mga kinatawan ang kanilang mga tungkulin, ang 
bayan ay nagsasaya.--Isa 33:22, Ezr 7:25, 26, Kaw 
29:2. 

Pagpili ng Pagtatayuan ng mga Lunsod. Ang 
pagpili ng lokasyon para sa isang lunsod ay depen- 
de sa ilang salik. Yamang karaniwan nang ang pag- 
dedepensa rito ang pinakamahalaga, kadalasa'y sa 
matataas na lugar itinatayo ang sinaunang mga lun- 
sod. Bagaman nakahantad sila dahil dito, mahirap 
namang marating ang mga ito. (Mat 5:14) Iba na- 
man ang kaso ng mga baybaying lunsod at niyaong 
mga nasa pampang ng ilog. Bilang karagdagan sa li- 
kas na mga harang, kadalasang nagtatayo noon sa 
palibot ng lunsod ng pagkalaki-laking mga pader 
o ng isang kayariang binubuo ng mga pader at mga 
tore, sa ilang kalagayan ay humuhukay pa nga ng 
mga bambang sa palibot nito. (2Ha 9:17, Ne 3:1- 
4:23: 6:1-15, Dan 9:25) Habang lumalaki ang mga 
lunsod, kung minsan ay kinakailangang iusod ang 
mga pader upang magkaroon ng mas malawak na 
lugar. Ang mga pasukan sa mga pader ay nilalag- 
yan ng matitibay na pintuang-daan na makatatagal 
sa patuluyang pagkubkob. (Tingnan ang KUTA, PA- 
DER, DINGDING, PINTUANG-DAAN.) Nasa labas ng mga 
pader ang mga bukid, mga pastulan, at mga kara- 
tig-pook na kadalasa'y hindi naipagtatanggol sa pa- 
nahon ng pagsalakay.--Bil 35:1-8, Jos 21:41, 42. 

Napakahalaga ang isang suplay ng tubig na saga- 
na at malapit at hindi ito dapat kaligtaan kapag pu- 
mipili ng pagtatayuan ng isang lunsod. Sa dahilang 
ito, itinuturing na angkop na angkop kung may mga 
bukal o mga balon sa loob ng mga hangganan ng 
mga lunsod. Sa ilang kaso, partikular na ang Megi- 
do, Gibeon, at Jerusalem, ang mga lunsod ay may 
mga paagusan ng tubig sa ilalim ng lupa at mga pa- 
daluyan na nagdadala ng tubig sa loob ng mga pa- 
der mula sa mga bukal sa labas. (2Sa 5:8, 2Ha 20:20, 
2Cr 32:30) Kadalasang gumagawa noon ng mga 
reservoir at mga imbakang-tubig bilang panahod at 
tipunan ng tubig sa panahon ng tag-ulan upang 


226 


magamit iyon sa ibang pagkakataon. Kung min- 
san, mistulang bahay-pukyutan ang mga imba- 
kang-tubig sa lupain dahil sa dami, palibhasa'y nag- 
sisikap ang bawat sambahayan na magkaroon ng 
sarili nilang suplay ng tubig.---2Cr 26:10. 

Dahil pare-pareho ang mga tunguhin at mga la- 
yunin sa pagtatayo ng sinaunang mga lunsod, ma- 
raming pagkakatulad ang disenyo at pagkakaayos 
ng mga ito. At, yamang kaunti lamang ang ipinag- 
bago ng mga bagay-bagay sa paglipas ng mara- 
ming siglo, ang ilang lunsod sa ngayon ay halos wa- 
lang ipinagkaiba sa kalagayan ng mga ito dalawa 
o tatlong milenyo na ang nakararaan. Pagpasok 
sa mga pintuang-daan, mabubungaran ng isa ang 
isang malawak at hantad na lugar, ang pamilihan 
ng lunsod o ang liwasan, kung saan isinasagawa ang 
lahat ng uri ng bentahan at bilihan at kung saan pi- 
nagkakasunduan at tinatatakan ang mga kontrata 
sa harap ng mga saksi. (Gen 23:10-18, 2Ha 7:1, Na 
2:4) Ito ang pampublikong dako kung saan tina- 
tanggap at ikinakalat ang mga balita (Ne 8:1, 3; 
Jer 17:19), kung saan idinaraos ng matatanda ang 
mga pagdinig (Ru 4:1-10), at kung saan maaaring 
magpalipas ng gabi ang isang manlalakbay saka- 
ling walang sinumang magpatuloy sa kaniya. (Huk 
19:15-21) Kung minsan naman ay may iba pang 
matutuluyan ang mga bisita sa lunsod.--Jos 2:1, 
Huk 16:1, Luc 2:4-7, 10:35; tingnan ang BAHAY- 
TULUYAN. 

Ang ilang lunsod ay itinayo para sa pantanging 
mga layunin, gaya halimbawa ng Pitom at Raamses 
na itinayo sa pamamagitan ng mga aliping Israelita 
bilang mga imbakang dako para kay Paraon (Exo 
1:11); nariyan din ang mga imbakang lunsod ni So- 
lomon, ang kaniyang mga lunsod ng karo, at ang 
mga lunsod para sa kaniyang mga mangangabayo 
(1Ha 9:17-19), gayundin ang mga imbakang lunsod 
ni Jehosapat. (2Cr 17:12) Apatnapu't walong lunsod 
ang ibinukod para sa mga Levita---ang 13 ay para sa 
mga saserdote, at ang 6 ay mga kanlungang lunsod 
para sa nakapatay nang di-sinasadya.--Bil 35:6-8, 
Jos 21:19, 41, 42; tingnan ang KANLUNGANG LUNSOD, 
MGA, LUNSOD NG KARO, MGA, LUNSOD NG MGA SASERDO- 
TE, MGA. 

Matatantiya ang laki ng maraming sinaunang 
lunsod batay sa mga labi ng mga pader ng mga ito, 
ngunit imposibleng matiyak ang laki ng populasyon 
ng mga ito. Tungkol sa Nineve, sinasabi sa atin na 
isa itong napakalaking metropolis: [Ang] Nineve na 
dakilang lunsod, kung saan may mahigit sa isang 
daan at dalawampung libong tao na hindi man la- 
mang nakakakilala ng pagkakaiba ng kanilang ka- 
nang kamay sa kanilang kaliwa. ”--Jon 4:11, 3:3. 

Ang pangalang ibinigay sa mga lunsod na bina- 
banggit sa Bibliya ay kadalasang may kahulugan at 


227 


layunin---isinisiwalat ng marami sa mga pangalang 
ito ang kanilang lokasyon, katangian, pinagmulang 
angkan ng mga tumatahan, at maging ang kani- 
lang makahulang kahulugan. (Gen 11:9: 21:31, Huk 
18:29) Kung minsan, upang ipakita ang pagkakaiba 
ng dalawang lunsod na magkapangalan, idinarag- 
dag ang pangalan ng tribong kinaroroonan ng mga 
ito, gaya sa kaso ng “Betlehem sa Juda,” yamang 
may Betlehem din sa Zebulon. (Huk 17:7: Jos 19:10, 
15) Ang mga nakapaloob na lunsod ay mga lunsod 
na pag-aari ng isang tribo ngunit nasa teritoryo na- 
man ng ibang tribo.---Jos 16:9, tingnan ang NAKAPA- 
LOOB NA LUNSOD, MGA. 

Makasagisag na Paggamit. “Sa Hebreong Ka- 
sulatan, ang mga lunsod ay ginagamit sa makasagi- 
sag na paraan. (Kaw 21:22, Jer 1:18) Mababasa na- 
tin na gumamit si Jesus ng mga lunsod sa kaniyang 
mga ilustrasyon (Mat 12:25, Luc 19:17, 19), at guma- 
mit din si Pablo ng lunsod sa isang tayutay. (Heb 11: 
10, 16; 12:22, 13:14) Sa Apocalipsis, ginagamit ang 
mga lunsod upang ilarawan ang ilang bagay: “ang 
banal na lunsod” na niyurakan ng mga bansa (Apo 
11:2), ang “dakilang lunsod” na sa espirituwal na 
diwa ay tinatawag na Sodoma at Ehipto (Apo 11:8), 
ang “dakilang lunsod, [ang] Babilonya” (Apo 18:10- 
21: 17:18), at “ang banal na lunsod, ang Bagong Je- 
rusalem, na bumababang galing sa langit mula sa 
Diyos at nahahandang gaya ng isang kasintahang 
babae na nagagayakan para sa kaniyang asawang 
lalaki.” -Apo 21:2-27: 22:14, 19: 3:12. 


LUNSOD NG KARO, MGA. Mga lunsod no- 
ong sinaunang panahon na itinalaga upang paglag- 
yan ng mga karo, lalo na ng mga karong pandigma. 
(2Cr 1:14, 9:25) May gayong mga lunsod si Solo- 
mon.— 1Ha 9:17-19, 10:26, 2Cr 8:5, 6. 


LUNSOD NG MGA LEVITA, MGA. Ang 
mga Levita ay hindi tinakdaan ng teritoryo, ya- 
mang si Jehova ang kanilang mana. (Bil 18:20, Deu 
18:1, 2) Ngunit iniutos ng Diyos na magbigay sa ka- 
nila ang ibang mga tribo ng Israel ng kabuuang 
48 lunsod at ng mga pastulan sa palibot ng mga ito. 
(Bil 35:1-8) Nang maglaon ay iniatas ang mga lun- 
sod na iyon sa mga Levita (Jos 21:1-8), at 13 sa mga 
iyon ang naging mga lunsod ng mga saserdote. (Jos 
21:19, tingnan ang LUNSOD NG MGA SASERDOTE, MGA.) 
Sa 48 lunsod, 6 ang itinalaga bilang mga kanlu- 
ngang lunsod para sa mga nakapatay nang di-sina- 
sadya.--Jos 20:7-9, tingnan ang KANLUNGANG LUN- 
SOD, MGA. 

Ang pangangalat ng mga Levita sa gitna ng ibang 
mga tribo ng Israel ay katuparan ng hula ni Jacob 
bago siya mamatay.---Gen 49:5-7. 

Ang mga Levita ay may karapatang tumubos ka- 
ilanman ng mga bahay na ipinagbili nila sa loob ng 


LUPA 


kanilang mga lunsod, o kaya ang mga ito ay naisa- 
sauli sa kanila sa taon ng Jubileo. Ngunit ang mga 
pastulan na karatig ng kanilang mga lunsod ay hin- 
di kailanman dapat ipagbili.---Lev 25:32-34: tingnan 
ang LEVITA, MGA. 


LUNSOD NG MGA SASERDOTE, MGA. 

Mga lugar sa Lupang Pangako na ibinukod bilang 
mga dakong tirahan ng mga Aaronikong saserdote 
at ng kanilang mga pamilya. Sa 48 lunsod na ibini- 
gay ng ibang mga tribo ng Israel sa tribo ni Levi, 
13 ang iniatas sa mga Kohatitang saserdote ng pa- 
milya ni Aaron. (Jos 21:1-42: 1Cr 6:54-81) Siyam na 
lunsod ang ibinigay sa kanila ng mga tribo nina 
Juda at Simeon at apat naman ang ibinigay ng tri- 
bo ni Benjamin. Sa gayon, “ang lahat ng mga lunsod 
ng mga anak ni Aaron, na mga saserdote, ay labin- 
tatlong lunsod at ang mga pastulan ng mga ito.” (Jos 
21:4, 9-19) Ang mga lunsod na ito ay ang He- 
bron (isang kanlungang lunsod), Libna, Jatir, Este- 
moa, Holon (lumilitaw na ang Hilen), Debir, Ain 
(Asan), Juta, Bet-semes, Gibeon, Geba, Anatot, at 
Almon (Alemet), anupat ang lahat ng ito, maliban 
sa Juta at Gibeon, ay muling binabanggit sa 1 Cro- 
nica 6:54-60. 

Nang ang kaban ni Jehova ay dadalhin na niya sa 
Jerusalem, nagpasabi si David sa mga saserdote 
na nasa kani-kanilang lunsod upang magtipon ang 
mga ito. (1Cr 13:1-5) At espesipiko ring binabanggit 
na may mga lalaking inatasan upang mamahagi ng 
iniabuloy na mga bahagi sa kanilang mga kapa- 
tid na saserdote na tumatahan sa mga lunsod ng 
mga saserdote noong panahon ng paghahari ni Ha- 
ring Hezekias.---2Cr 31:11-19. 


LUNSOD NI DAVID. 
LUNSOD NI. 


LUNTIAN. 


LUPA. Ang ikalimang pinakamalaking planeta 
sa sistema solar at ang ikatlong planeta mula sa 
araw. Ito ay bilog na medyo lapad sa mga polo nito. 
Ipinakikita ng obserbasyon mula sa mga satelayt 
na may iba pang mga bahagyang iregularidad sa 
hugis ng lupa. Ang mass nito ay humigit-kumu- 
lang 5.98 x 10% kg (13.18 Xx 102 Ib). Ang lawak 
(area) naman nito ay mga 510,000,000 km ku- 
wadrado (197,000,000 mi kuwadrado). Ang mga 
sukat ng lupa ay (humigit-kumulang): sirkumpe- 
rensiya sa ekwador, mahigit lamang nang kaunti 
sa 40,000 km (24,900 mi): diyametro sa ekwador, 
12,750 km (7,920 mi). Saklaw ng mga karaga- 
tan ang mga 71 porsiyento ng pinakaibabaw nito, 
anupat ang nakalitaw na lupa ay mga 149,000,- 
000 km kuwadrado (57,500,000 mi kuwadrado) la- 
mang. 


Tingnan ang DAVID, 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


LUPA 


Ang lupa ay umiinog sa axis nito, kung kaya nag- 
kakaroon ng araw at gabi. (Gen 1:4, 5) Ang isang 
araw na solar ay isang yugto na 24 na oras, ang pa- 
nahong itinatagal para ang isang tao na nasa isang 
dako sa lupa ay muling mapunta sa posisyon ding 
iyon kung ibabatay sa posisyon ng araw. Ang tropi- 
kal na taon, na nauugnay sa pagbabalik ng mga 
kapanahunan (seasons), ay ang yugto sa pagitan 
ng dalawang magkasunod na pagbabalik ng araw 
sa vernal equinox at may katamtamang haba na 
365 araw, 5 oras, 48 minuto, at 46 na segundo. Ang 
bilang na ito ang ginagamit sa pagkalkula sa kalen- 
daryong nakabatay sa taong solar, at dahil hindi ek- 
sakto ang bilang na ito, napakahirap gumawa ng 
isang tumpak na kalendaryo. 

Ang axis ng lupa ay nakahilig nang 23° 27' mula 
sa patayong posisyon kung ibabatay sa orbit ng 
lupa. Habang umiinog ang lupa sa axis nito, ang 
axis ng ating planeta ay nananatili sa iisang direk- 
siyon kung ibabatay sa posisyon ng mga bituin saan 
man ang lokasyon nito sa kaniyang orbit sa palibot 
ng araw. Ang pagkakatagilid na ito ng axis ang lu- 
milikha ng mga kapanahunan (seasons). 

Ang atmospera ng lupa, na sa kalakhan ay binu- 
buo ng nitroheno, oksiheno, singaw ng tubig, at iba 
pang mga gas, ay umaabot nang mahigit sa 960 km 
(600 mi) sa kalawakan mula sa ibabaw ng lupa. Ang 
dakong lampas pa rito ay tinatawag na “malayong 
kalawakan” (outer space). 

Mga Termino sa Bibliya at Kahulugan ng 
mga Ito. Sa Hebreong Kasulatan, ang salitang gi- 
nagamit para sa lupa bilang planeta ay tets. Ang 
'erets ay tumutukoy sa (1) lupa, bilang kabaligtaran 
ng langit, o kalangitan (Gen 1:2): (2) lupain, bayan, 
teritoryo (Gen 10:10): (3) lupa (ground), ibabaw ng 
lupa (Gen 1:26); (4) mga tao sa buong globo (Gen 
18:25). 

Ang salitang 'adha-mah'ay isinasaling “lupa” o “lu- 
pain.” Ang 'adhamah' ay tumutukoy sa (1) lu- 
pang sinasaka, na nagbubunga ng pagkain (Gen 
3:23): (2) piraso ng lupa, ari-ariang lupa (Gen 47:18): 
(3) lupa bilang materyal na substansiya (Jer 14:4: 
1Sa 4:12), (4) nakikitang ibabaw ng lupa (Gen 1:25), 
(5) lupain, teritoryo, bayan (Le 20:24): (6) buong 
lupa, tinatahanang lupa (Gen 12:3). Waring ang 
'adha-mah' ay nauugnay sa salitang 'a-dham, na gi- 
namit upang tumukoy sa unang taong si Adan, ya- 
mang ginawa siya mula sa alabok ng lupa.---Gen 2:7. 

Sa Griegong Kasulatan, ang ge ay tumutukoy sa 
lupa bilang sakahang lupain. (Mat 13:5, 8) Ginagamit 
ito upang tumukoy sa materyales na ginamit sa pag- 
gawa kay Adan, lupa [earth] (1Co 15:47): sa makalu- 
pang globo (Mat 5:18, 35, 6:19): sa lupa bilang taha- 
nan ng mga taong nilalang at mga hayop (Luc 21:35, 
Gaw 1:8, 8:33, 10:12, 11:6, 17:26): sa lupain, teritor- 
yo (Luc 4:25; Ju 3:22), sa lupa [ground] (Mat 10:29, 


228 


Mar 4:26), sa lupain, baybayin, na ipinag-iiba sa mga 
dagat o mga katubigan. (Ju 21:8, 9, 11, Mar 4:1). 

Ang oif-kou-me'ne, isinaling “sanlibutan” sa King 
James Version, ay tumutukoy sa “tinatahanang 
lupa.”--Mat 24:14: Luc 2:1, Gaw 17:6; Apo 12:9. 

Sa lahat ng nabanggit na diwa na ginagamitan ng 
mga salitang ito, ang anyo ng salita sa orihinal na 
wika, at lalo na ang tagpo o konteksto, ang pinagba- 
batayan upang malaman kung aling diwa ang tinu- 
tukoy. 

Hinati ng mga Hebreo ang lupa sa apat na baha- 
gi o rehiyon kaayon ng apat na direksiyon ng kom- 
pas. Sa Hebreong Kasulatan, ang mga salitang “sa 
harapan” at “sa harap” ay tumutukoy sa “silangan” 
at gayon ang pagkakasalin (Gen 12:8): ang “likuran” 
ay maaaring mangahulugang “kanluran” (Isa 9:12), 
“ang kanang panig” ay maaaring tumukoy sa '“ti- 
mog” (1Sa 23:24), at “ang kaliwa” ay maaaring isa- 
ling “hilaga” (Job 23:8, 9, ihambing ang Ro). Kung 
minsan, ang silangan ay tinatawag din (sa Heb.) na 
sikatan ng araw, gaya sa Josue 4:19. Ang kanluran 
(sa Heb.) ay ang lubugan ng araw. (2Cr 32:30) Gi- 
namit din ang pisikal na mga katangian ng lupain. 
Halimbawa, yamang halos ang buong kanluraning 
hangganan ng Palestina ay ang “Dagat” (ang Medi- 
teraneo), kung minsan ay ginagamit ang “Dagat” 
upang tumukoy sa kanluran.---Bil 34:6. 

Paglalang. Ang pag-iral ng planetang ito ay 
inilalahad ng Bibliya sa simpleng pananalita: “Nang 
pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang 
lupa.” (Gen 1:1) Hindi binabanggit sa Bibliya kung 
gaano katagal nilalang ang mabituing langit at 
ang lupa. Dahil dito, walang saligan ang mga isko- 
lar ng Bibliya upang tutulan ang siyentipikong mga 
pagkalkula sa edad ng planetang lupa. Tinatantiya 
ng mga siyentipiko na ang edad ng ilang bato ay tat- 
lo at kalahating bilyong taon, at na ang edad ng lupa 
mismo ay mga apat hanggang apat at kalahating 
bilyong taon o mahigit pa. 

May kinalaman sa panahon, mas espesipiko ang 

Kasulatan tungkol sa anim na araw ng paglalang sa 
ulat ng Genesis. Ang mga araw na ito ay may kina- 
laman, hindi sa paglalang sa materya o materyales 
ng lupa, kundi sa pagsasaayos at paghahanda nito 
para sa pananahanan ng tao. 
Diyos ng buhay sa alinman sa iba pang mga plane- 
ta sa sansinukob. Gayunman, ang mga astronomo 
sa ngayon ay walang nakikitang patotoo na may 
umiiral na buhay sa alinman sa mga planetang ito 
at, sa katunayan, maliban sa lupa ay wala silang na- 
lalamang planeta na sa ngayon ay may kakayahang 
sumuporta sa buhay ng mga nilalang na laman. 

Layunin. Gaya ng iba pang mga bagay na ni- 
lalang, ang lupa ay umiral dahil sa kalooban (“ka- 


229 


gustuhan,” MB) ni Jehova. (Apo 4:11) Nilalang ito 
upang manatili magpakailanman. (Aw 78:69; 104:5; 
119:90, Ec 1:4) Tinutukoy ng Diyos ang kaniyang sa- 
rili bilang isang Diyos na may layunin at sinasabi 
niya na ang kaniyang mga layunin ay tiyak na ma- 
tutupad. (Isa 46:10: 55:11) Nilinaw niyang mabuti 
ang kaniyang layunin para sa lupa nang sabihin 
niya sa unang mag-asawa: “Magpalaanakin kayo at 
magpakarami at punuin ninyo ang lupa at supilin 
iyon, at magkaroon kayo ng kapamahalaan sa mga 
isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa la- 
ngit at sa bawat nilalang na buhay na gumagala 
sa ibabaw ng lupa.” (Gen 1:28) Ang lupa at ang 
mga bagay na naroroon ay walang kapintasan. Pag- 
katapos niyang lalangin ang lahat ng bagay na kina- 
kailangan, nakita ni Jehova na ang mga iyon ay 
“napakabuti” at nagpasimula siyang magpahinga' 
o huminto sa iba pang mga gawang paglalang sa 
lupa.--Gen 1:31-2:2. 

Permanente rin ang pananahanan ng tao sa lupa. 
Nang ibigay ng Diyos sa tao ang kautusan may kina- 
laman sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at 
masama, ipinahiwatig niya na ang tao ay maaaring 
mabuhay sa lupa magpakailanman. (Gen 2:17) Tini- 
tiyak sa atin ng mismong mga salita ni Jehova na 
ang “lahat ng mga araw na ang lupa ay nananatili, 
ang paghahasik ng binhi at pag-aani, at ang lamig at 
init, at ang tag-araw at taglamig, at ang araw at gabi, 
ay hindi maglilikat” (Gen 8:22) at na hindi na niya 
muling pupuksain ang lahat ng laman sa pamamagi- 
tan ng baha. (Gen 9:12-16) Sinabi ni Jehova na hindi 
niya ginawa ang lupa na walang kabuluhan kundi, sa 
halip, ibinigay niya ito sa mga tao bilang tahanan at 
na sa bandang huli ay aalisin niya ang kamatayan. 
Samakatuwid, layunin ng Diyos na ang lupa ay ma- 
ging tirahan ng tao taglay ang kasakdalan, kali- 
gayahan, at walang-hanggang buhay.--Aw 37:11, 
115:16, Isa 45:18; Apo 21:3, 4. 

Ang layuning ito ng Diyos na Jehova, na sagrado 
sa kaniya at hindi dapat mabigo, ay sinabi ng Bibli- 
ya: “At sa ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang 
kaniyang gawain na ginawa niya... At pinasimu- 
lang pagpalain ng Diyos ang ikapitong araw at gina- 
wa itong sagrado, sapagkat noon ay nagpapahinga 
na siya mula sa lahat ng kaniyang gawa na nilalang 
ng Diyos upang gawin.” (Gen 2:2, 3) Sa ulat ng Ge- 
nesis, ang ikapitong araw, o araw ng kapahingahan, 
ay hindi ipinakikitang natapos, di-gaya ng unang 
anim na araw. Ipinaliwanag ng apostol na si Pablo 
na ang araw ng kapahingahan ng Diyos ay nagpa- 
tuloy sa buong kasaysayan ng mga Israelita hang- 
gang sa panahon niya mismo at hindi pa rin natata- 
pos. (Heb 3:7-11, 4:3-9) Sinasabi ng Diyos na ang 
ikapitong araw ay itinalaga bilang sagrado sa kani- 
ya. Isasagawa niya ang kaniyang layunin para sa 
lupa, lubusan itong matatapos sa araw na iyon, anu- 


LUPA 


pat hindi na kailangan ang higit pang mga gawang 
paglalang para sa lupa sa panahong iyon. 

Ang Pagkakasuwato ng Bibliya at ng mga 
Katotohanan sa Siyensiya. Sa Job 26:7, bina- 
banggit ng Bibliya na “ibinibitin [ng Diyos] ang lupa 
sa wala.” Sinasabi ng mga siyentipiko na ang lupa ay 
nananatili sa orbit nito sa kalawakan pangunahin na 
dahil sa paghihilahan ng grabidad at ng puwersang 
centrifugal. Sabihin pa, ang mga puwersang ito ay 
di-nakikita. Kaya ang lupa, gaya ng iba pang mga 
bagay sa kalangitan, ay nakalutang sa kalawakan na 
para bang nakabitin sa wala. Nang magsalita ang 
propetang si Isaias mula sa punto de vista ni Jeho- 
va, isinulat niya sa ilalim ng pagkasi: “May Isa na tu- 
matahan sa ibabaw ng bilog ng lupa, na ang mga 
nananahanan doon ay gaya ng mga tipaklong.” (Isa 
40:22) Sinasabi ng Bibliya: “Siya [ang Diyos] ay gu- 
muhit ng bilog sa ibabaw ng tubig.” (Job 26:10) Da- 
hil sa kaniyang batas, ang katubigan ay nananatili 
sa wastong dako nito. Hindi nito inaapawan ang lu- 
pain, ni kumakalat man ito sa kalawakan. (Job 38: 
8-11) Sabihin pa, mula sa pangmalas ni Jehova, ang 
ibabaw ng lupa, o ang ibabaw ng katubigan, ay pa- 
bilog, kung paanong sa tingin natin ay pabilog ang 
gilid ng buwan. Bago lumitaw ang lupain, ang iba- 
baw ng buong globo ay isang pabilog na masa ng 
dumadaluyong na katubigan.---Gen 1:2. 

Kadalasan, ang mga manunulat ng Bibliya ay 
nagsasalita mula sa punto de vista ng isa na nagma- 
masid mula sa lupa, o mula sa kaniyang partikular 
na kinaroroonan, gaya ng madalas nating ginagawa 
sa ngayon. Halimbawa, binabanggit ng Bibliya ang 
“sikatan ng araw.” (Bil 2:3; 34:15) Sinasamantala ito 
ng ilan upang siraan ang Bibliya na diumano'y hin- 
di ito kaayon ng siyensiya, anupat sinasabing iniisip 
ng mga Hebreo na ang lupa ang sentro ng mga ba- 
gay-bagay at ang araw ang umiikot sa palibot nito. 
Ngunit ang mga manunulat ng Bibliya ay walang 
binanggit na gayong paniniwala. Nakakaligtaan ng 
mga kritikong ito na sila mismo ay gumagamit ng 
gayunding pananalita at na ito ay nasa lahat ng ka- 
nilang mga almanak. Pangkaraniwan lamang na 
marinig na sinasabi, 'sumisikat ang araw, o lumu- 
bog na ang araw.” Binabanggit din ng Bibliya ang 
“dulo ng lupa” (Aw 46:9), “mga dulo ng lupa” (Aw 
22:27), “apat na dulo ng lupa” (Isa 11:12), “apat na 
sulok ng lupa,” at “apat na hangin ng lupa” (Apo 
7:1). Ang mga pananalitang ito ay hindi maaaring 
gamiting patotoo na naniniwala ang mga Hebreo na 
parisukat ang lupa. Ang numerong apat ay kadala- 
sang ginagamit upang tumukoy sa kabuuan, kung 
paanong mayroon tayong apat na direksiyon at 
kung minsan ay ginagamit natin ang mga panana- 
litang “sa mga dulo ng lupa,” “sa apat na sulok ng 
lupa,” upang tumukoy sa buong lupa.---Ihambing 
ang Eze 1:15-17: Luc 13:29. 


LUWAD 


Makalarawan at Makasagisag na mga Pana- 
nalita. Kung minsan, ang lupa ay ginagamit sa 
makalarawang paraan. Itinulad ito sa isang gusali sa 
Job 38:4-6, noong magharap si Jehova kay Job ng 
mga tanong may kinalaman sa paglalang sa lupa at 
sa pangangasiwa ni Jehova roon, na maliwanag na 
hindi kayang sagutin ni Job. Gumagamit din si Je- 
hova ng makasagisag na pananalita na naglalara- 
wan sa resulta ng pag-inog ng lupa. Sinabi niya: 
“[Ang lupa] ay nagbabagong tulad ng luwad sa ila- 
lim ng pantatak.” (Job 38:14) Noong panahon ng Bi- 
bliya, ang ilang pantatak na “panlagda” ng mga 
dokumento ay nasa anyong panggulong na may na- 
kaukit na emblema ng manunulat. Iginugulong ito 
sa ibabaw ng malambot na dokumentong luwad 
o sobreng luwad upang mag-iwan dito ng marka. Sa 
katulad na paraan, sa pagbubukang-liwayway, ang 
bahagi ng lupa na dating madilim dahil sa gabi ay 
nagsisimulang lumiwanag at kakitaan ng anyo at 
kulay habang unti-unti itong sinisikatan ng araw. 
Yamang ang langit, na kinaroroonan ng trono ni Je- 
hova, ay mas mataas kaysa sa lupa, ang lupa, sa 
makasagisag na paraan, ay kaniyang tuntungan. 
(Aw 103:11, Isa 55:9: 66:1: Mat 5:35: Gaw 7:49) Ya- 
ong mga nasa Sheol, o Hades, na karaniwang libi- 
ngan ng sangkatauhan, ay itinuturing na nasa ila- 
lim ng lupa.---Apo 5:3. 

Inihahambing ng apostol na si Pedro ang literal na 
mga langit at lupa (2Pe 3:5) sa makasagisag na mga 
langit at lupa (2Pe 3:7). Ang “mga langit” sa talata 7 
ay hindi tumutukoy sa sariling tahanang dako ni Je- 
hova, sa lugar ng kaniyang trono sa langit. Ang la- 
ngit ni Jehova ay hindi maaaring mayanig. Ang 
“lupa” sa talata ring iyon ay hindi rin naman ang li- 
teral na planetang lupa, sapagkat sinabi ni Jehova 
na ang lupa ay itinatag niya nang matibay. (Aw 
78:69: 119:90) Gayunman, sinasabi ng Diyos na ya- 
yanigin niya kapuwa ang langit at ang lupa (Hag 
2:21: Heb 12:26), na ang langit at lupa ay tatakas 
mula sa harap niya, at na ang bagong langit at isang 
bagong lupa ay matatatag. (2Pe 3:13: Apo 20:11, 
21:1) Maliwanag na ang “langit” ay makasagisag at 
na ang nabanggit na “lupa” ay sumasagisag sa isang 
lipunan ng mga tao na nabubuhay sa lupa, gaya ng 
pagkakagamit sa Awit 96:1.--Tingnan ang LANGIT 
(Mga bagong langit at bagong lupa). 

Ang lupa ay ginagamit din upang sumagisag sa 
mas matatag na mga elemento ng sangkatauhan. 
Ang maligalig at mabuway na mga elemento ng 
sangkatauhan ay inilalarawan ng pagdaluyong ng 
dagat.--Isa 57:20, San 1:6, Jud 13, ihambing ang 
Apo 12:16: 20:11: 21:1. 

Sa Juan 3:31, ang isa na nagmula sa itaas ay ipi- 
nakikitang mas mataas kaysa sa isa na nagmula sa 
lupa (ge). Ang salitang Griego na epi gei-os, “maka- 


230 


lupa,” ay ginagamit upang tumukoy sa makalupa at 
pisikal na mga bagay, lalo na kung ihahambing sa 
makalangit na mga bagay, at ginagamit din ito 
upang tumukoy sa bagay na mas mababa at yari sa 
mas hamak na materyales. Ang tao ay gawa sa ma- 
teryales ng lupa. (2Co 5:1: ihambing ang 1Co 15:46- 
49.) Gayunpaman, mapalulugdan niya ang Diyos 
kung mamumuhay siya ng isang “espirituwal” na 
buhay, isang buhay na pinapatnubayan ng Salita at 
espiritu ng Diyos. (1Co 2:12, 15, 16; Heb 12:9) Palib- 
hasa'y nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan at 
dahil sa kanilang hilig sa materyal na mga bagay 
anupat napapabayaan o iniiwan nila ang espirituwal 
na mga bagay (Gen 8:21, 1Co 2:14), ang salitang 
“makalupa” ay maaaring magkaroon ng di-kanais- 
nais na kahulugan, anupat nangangahulugang “ti- 
wali,” o “salansang sa espiritu.”--Fil 3:19, San 3:15. 


LUWAD. Isang likas na materyal na pinung- 
pino at parang lupa, anupat malambot at madaling 
hubugin kapag basa ngunit matigas kapag tuyo, lalo 
na kung pinatuyo sa pamamagitan ng apoy. Sa ka- 
lakhan ay binubuo ito ng mga hydrous aluminum 
silicate. Ang salitang Hebreo na cho'mer ay ginaga- 
mit upang tumukoy sa “luwad” ng magpapalayok 
(Isa 41:25), sa “luwad” sa ilalim ng pantatak (Job 
38:14), sa “luwad” sa mga lansangan (Isa 10:6), sa 
“argamasa” sa pagitan ng mga laryo (Gen 11:3), at, 
bilang metapora, sa tao na gaya ng “luwad” sa mga 
kamay ng kaniyang Tagapag-anyo, ang Diyos na Je- 
hova (Isa 45:9: ihambing ang Job 10:9). Sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, ang pe-los' ay tumutukoy 
sa “luwad” ng magpapalayok (Ro 9:21) at sa mama- 
sa-masang “putik,” o luwad, na ginamit ni Jesus 
upang pagalingin ang isang lalaking bulag (Ju 9:6, 
11, 14, 15: tingnan din ang PAGKABULAG), samanta- 
lang ang keramikos’ naman ay naglalarawan sa 
mga sisidlang gawa sa “luwad” ng magpapalayok. 
-Apo 2:27. 

Makasusumpong ng saganang luwad sa mababa- 
bang lupain ng Israel, at noong panahon ng Bibliya, 
ginagamit ito sa paggawa ng mga kagamitang lu- 
wad at mga laryo. (Jer 18:4, ©; Exo 1:14: Na 3:14, 
tingnan ang MAGPAPALAYOK.) Dahil bumabakat dito 
ang marka kapag mamasa-masa pa ito at nananati- 
li ang bakat kahit natuyo na, naging kapaki-pakina- 
bang ito sa paggawa ng mga tapyas na luwad at sa 
paglalagay ng mga marka ng pantatak sa mga do- 
kumento at mga liham. Ginagamit din noon ang lu- 
wad upang tatakan, o takpan nang mahigpit, ang 
mga kagamitang luwad para sa alak o para sa pag- 
iingat ng mahahalagang rekord, gaya ng kasulatan 
ng ari-arian ni Jeremias. (Jer 32:14) Pangunahin 
nang naingatan ang Dead Sea Scrolls dahil sa mga 
bangang luwad na pinaglagyan sa mga ito. 


231 


Ang pagkakahawig ng luwad sa lupa ay tinutukoy 
ng mga ekspresyong gaya ng “luwad sa mga lansa- 
ngan,” “ang tao ay gawa mula sa luwad,' o ang tao ay 
“ibinababa sa luwad." (Job 10:9, 30:19: 33:6, Isa 10:6) 
May isa pang metapora na iniuugnay sa kasabihang 
ang tao ay gawa mula sa luwad, ito ay ang pagiging 
Magpapalayok ni Jehova. (Isa 29:16: 45:9: 64:8; Ro 
9:21) Hindi matibay na materyal ang luwad kahit 
lutuin pa ito hanggang sa tumigas, at ang pinagha- 
long bakal at luwad ay walang kabuluhan. (Dan 
2:33-35, 41-43, 45) Kakaunting proteksiyon, kung 
mayroon man, ang nailalaan ng luwad. (Job 4:19; 
13:12, Isa 41:25) Palibhasa'y isang bagay na napaka- 
pangkaraniwan, napakaliit lamang ng halaga nito 
bilang paninda.---Job 27:16. 


LUZ [Punong Almendras]. 

1. Dating pangalan ng bayan ng Bethel. Maliwa- 
nag na ang mga Canaanitang naninirahan dito ang 
nagbigay ng pangalang ito. Ikinapit ni Jacob ang pa- 
ngalang Bethel (na nangangahulugang “Bahay ng 
Diyos”) sa lugar kung saan siya tumanggap ng isang 
panaginip na naglalaman ng pagsisiwalat mula sa 
Diyos. Nagkampo rin noon si Abraham sa lugar na 
iyon. (Gen 28:16-19, 35:6) Ipinapalagay na ang loka- 
syon ng Luz ay ang mga guho sa tabi ng nayon ng 
Beitin, mga 17 km (11 mi) sa H ng Jerusalem. Lumi- 
litaw na nang bandang huli, marahil ay noong pana- 
hong sakupin ng Israel ang Canaan, tuluyan nang 
napalitan ng pangalang Bethel ang pangalang Luz. 
(Huk 1:22) Sa salin ng King James Version at Revised 
Standard Version sa Josue 16:2, ang hangganan ng 
Efraim ay inilarawan na “mula sa Beth-el hanggang 
sa Luz.” Dahil dito, ipinapalagay ng iba na ang mga 
lugar na ito'y magkaiba at magkabukod na mga ba- 
yan. Gayunman, ang ibang makabagong salin ay ka- 
babasahan ng “Beth-el-luz” (JP), “Bethel-luz” (JB), 
“Bethel (samakatuwid nga, Luz)” (AT), o “Bethel na 
sakop ng Luz” (NW). Pagkatapos ng kabanata 1 ng 
aklat ng Mga Hukom, ang pangalang Luz ay hindi na 
ginamit.---Tingnan ang BETHEL Blg. 1. 

Ang salitang Hebreo (na luz) na katumbas ng pa- 
ngalan ng bayan ay ginamit din sa Genesis 30:37 at 
tumutukoy sa mga baston na mula sa punong al- 
mendras na ginamit ni Jacob. 

2. Pangalan ng isang lunsod sa “lupain ng mga 
Hiteo.” Itinayo ito ng isang lalaki na mula sa Beth- 
el (Luz). Nakipagtulungan ang lalaking ito sa mga 
mandirigmang Israelita na mula sa sambahayan ni 
Jose upang pabagsakin ang Bethel. Tulad ni Rahab 
at ng pamilya nito, ang nabanggit na lalaki at ang 
kaniyang pamilya ay pinayaon nang walang pinsa- 
la. Ngunit, di-tulad ni Rahab, at marahil ay indika- 
syon ito na ang kaniyang pagtulong ay hindi salig sa 
tunay na pagkatakot at pagpapahalaga kay Jeho- 
va na Diyos ng Israel, hindi nakisama sa Israel ang 


LYDIA 


lalaking ito. Mas ginusto niyang pumunta sa lupain 
ng mga Hiteo at magtayo roon ng kaniyang lunsod, 
na pinanganlan niyang Luz, tiyak na bilang pag- 
alaala sa kaniyang sariling bayan. Hindi siya pinara- 
ngalan ng Bibliya sa pamamagitan ng pagbanggit sa 
kaniyang pangalan gaya ng ginawa nito kay Rahab. 
(Huk 1:23-26) Itinuturing ng ilan na malamang na 
ang pangalan ng lunsod sa paanuman ay makikita 
sa mga guho ng el-Louaize, na mga 20 km (12 mi) 
sa STS ng Sidon. 


LYDIA. Ang babaing ito at ang kaniyang sam- 
bahayan ay kabilang sa mga unang tao sa Europa 
na tumanggap sa Kristiyanismo bilang resulta ng 
gawain ng apostol na si Pablo sa Filipos noong mga 
50 C.E. Noong una ay naninirahan siya sa Tiatira, 
isang lunsod sa Asia Minor na kilala sa industriya 
nito ng pagtitina. Nang maglaon, sa Filipos sa Mace- 
donia, si Lydia ay nagtinda ng purpura, alinman sa 
pantina o ang mga kasuutan at mga kayo na kinu- 
layan nito. Lumilitaw na siya ang ulo ng kaniyang 
sambahayan (maaaring kabilang dito ang mga ali- 
pin at mga lingkod), at samakatuwid, posibleng siya 
ay nabalo o walang asawa.---Gaw 16:14, 15. 

Yamang “isang mananamba ng Diyos,” mala- 
mang na si Lydia ay isang proselitang Judio. Maaa- 
ring kakaunti lamang ang mga Judio sa Filipos at 
walang sinagoga roon anupat noong araw ng Sab- 
bath, siya at ang iba pang taimtim na mga babae ay 
nagkakatipon sa tabi ng isang ilog sa labas ng lun- 
sod. Nang mangaral ang apostol na si Pablo sa mga 
babaing ito, si Lydia ay nakinig na mabuti. Matapos 
mabautismuhan kasama ang kaniyang sambaha- 
yan, namanhik siya kay Pablo at sa mga kasamahan 
nito na manatiling kasama niya, na sinasabi: “Kung 
hinahatulan ninyo ako bilang tapat kay Jehova, pu- 
masok kayo sa aking bahay.” Sadyang hindi maaa- 
ring tanggihan ang gayong taimtim na alok ng pag- 
kamapagpatuloy. Ang manunulat ng Mga Gawa, 
ang kasamahan ni Pablo sa paglalakbay na si Lucas, 
ay nagsusog: “Talaga namang pinilit niya kaming 
pumaroon.”--Gaw 16:11-15. 

Nang maglaon, matapos palayain sina Pablo at Si- 
las mula sa bilangguan, muli na naman silang pu- 
munta sa tahanan ni Lydia. Doon ay pinatibay-loob 
nila ang mga kapatid at saka umalis patungong Fi- 
lipos.---Gaw 16:36-40. 

Maaaring ang pagkamapagpatuloy ni Lydia ang 
isang dahilan kung bakit sumulat si Pablo sa mga 
taga-Filipos: “Ako ay laging nagpapasalamat sa 
aking Diyos sa tuwing maaalaala kayo sa bawat 
pagsusumamo ko para sa inyong lahat, habang ini- 
hahandog ko ang aking pagsusumamo nang may 
kagalakan, dahil sa iniabuloy ninyo sa mabuting ba- 
lita mula nang unang araw hanggang sa sandaling 
ito.”--Fil 1:3-5. 


M 


MAACA. Ang pangalan ng ilang tao at ng 
isang kaharian. 

[1-9: posibleng mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “pisain”] 

1. Isang anak na isinilang kay Nahor, kapatid ni 
Abraham, ng kaniyang babaing si Reuma. Ang bata 
ay maliwanag na isang lalaki, yamang hinalaw ng 
isang kaharian at ng mga tumatahan dito ang kani- 
lang pangalan mula sa taong ito.--Gen 22:23, 24: 
2Sa 10:6, 8. 

2. Asawa ng Manasitang si Makir.--1ICr 7:14-16. 

3. Isa sa mga babae ni Caleb (ang anak ni Hez- 
ron) na nagsilang ng ilan sa mga anak nito.--1Cr 
2:18, 48, 49. 

4. Ang asawa ni Jeiel “ang ama ni Gibeon.”---1Cr 
8:29: 9:35. 

5. Isa sa mga asawa ni David at ang anak ni Tal- 
mai na hari ng Gesur. Siya ang ina ni Absalom. 
--2Sa 3:2, 3, 1Cr 3:1, 2. 

6. Ama o ninuno ni Hanan, isang makapangyari- 
hang lalaki mula sa mga hukbong militar ni David. 
— 1Cr 11:26, 43. 

7. Ama o ninuno ni Sepatias, isang prinsipe ng 
Israel na inatasang lider ng mga Simeonita sa pag- 
oorganisa ni David ng paglilingkod sa hari.--1ICr 
27:1, 16, 22. 

8. Ama ni Akis, hari ng Gat, na sa kaniya tuma- 
kas ang mga alipin ni Simei noong maagang bahagi 
ng paghahari ni Solomon. (1Ha 2:39) Maaaring ang 
Maaca na ito rin ang Maoc ng 1 Samuel 27:2.---Ting- 
nan ang MAoc. 

9. Apo ni Absalom, ang pinakamamahal na asa- 
wa ng Judeanong si Haring Rehoboam at ang ina ni 
Haring Abias (Abiam). (2Cr 11:20-22, 1Ha 15:1, 2, 
9, 10) Itinuring siya na “ginang” sa kaharian, palib- 
hasa'y inang reyna, hanggang noong alisin siya ng 
kaniyang apong si Haring Asa, nang isauli nito ang 
tunay na pagsamba, “sapagkat gumawa siya ng 
isang kakila-kilabot na idolo sa sagradong poste,” 
o Asera. (1Ha 15:9-13, 2Cr 15:16) Tinatawag siyang 
Micaias sa 2 Cronica 13:2. 

10. Isang maliit na kahariang umiral sa H Pales- 
tina noong panahon ng pagsalakay ng Israel, tina- 
wag ding Maacat. Maliwanag na sasakupin sana ng 
teritoryo ng tribo ni Manases ang lugar na ito, ngu- 
nit ipinakikita ng ulat na hindi itinaboy ng mga Is- 
raelita ang mga tumatahan sa lupain, kung kaya 
"patuloy silang nanahanan sa gitna ng Israel.” (Deu 
3:14: Jos 13:13) Yamang karaniwang iniuugnay sa 
karatig na kaharian ng Gesur, lumilitaw na ang Ma- 


aca ay nasa dakong H ng kahariang iyon at naging 
kahangga ng rehiyon ng Basan. (Jos 12:5) Kadala- 
sang itinuturing na sinaklaw nito ang lugar na mula 
sa mga timugang dalisdis ng Bundok Hermon paba- 
ba sa Lunas ng Hula at mula sa Ilog Jordan pasila- 
ngan sa gilid ng Disyerto ng Sirya, o, pangunahin 
nang sa hilagaang bahagi ng kasalukuyang distrito 
ng Golan. 

Ang Maaca ay isang kahariang Arameano (Sirya- 
no), anupat ang mga tao nito marahil ay nagmula 
sa anak ni Nahor na may gayunding pangalan. (Gen 
22:24: 1Cr 19:6) Nang makipagdigma ang mga Am- 
monita laban kay Haring David, binayaran nila ang 
paglilingkod ng hari ng Maaca, kabilang na ang iba. 
Ang maliit na bilang ng mga hukbo na inilaan ng 
Maaca, kung ihahambing doon sa mga ibang kaal- 
yado, ay maaaring nagpapahiwatig ng kaliitan ng 
kahariang Maacateo. (2Sa 10:6-8) Ang tagumpay ni 
Joab laban sa mga Ammonita at sa kanilang mga 
kaalyadong Siryano ay nasundan ng isa pang ta- 
gumpay laban sa mga Siryano sa pamamagitan ni 
Haring David. (2Sa 10:13-19) Mula sa mas huling 
mga ulat, malamang na ang kaharian ng Maaca 
nang bandang huli ay napasailalim sa pamumuno 
ng kaharian ng Damasco. 


MAACAT. Tingnan ang Maaca Blg. 10. 


MAACATEO [Ng (Mula sa) [bayan ng] Maa- 
cat]. Isang naninirahan sa Arameanong kaharian ng 
Maaca (Deu 3:14: Jos 12:5: 13:13), isa na rito si Es- 
temoa. (1Cr 4:19) Sinasabing ang Abel-bet-maaca 
(nangangahulugang “Daanang-tubig ng Bahay ni 
Maaca"), isang bayan sa H Palestina, ay pinangala- 
nan nang gayon dahil malapit ito sa rehiyong pina- 
ninirahan ng mga Maacateo.--- 1Ha 15:20. 


MAADAI [pinaikling anyo ng Maadias]. Isang 
Israelita na kabilang sa “mga anak ni Bani” na tu- 
manggap ng mga asawang banyaga ngunit nagpa- 
alis sa mga iyon noong mga araw ni Ezra pagkaba- 
lik ng mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
--Ezr 10:25, 34, 44. 


MAADIAS [Ginagayakan ni Jah ang Kaniyang 
Sarili]. Isang saserdote at ulo ng isang sambahayan 
sa panig ng ama na sumama sa mga bumalik mula 
sa Babilonya kasama ni Zerubabel. (Ne 12:1, 5) Ang 
Moadias na binanggit sa Nehemias 12:17 ay maaa- 
ring ang tao ring ito. 


MAAI. Isang saserdote at manunugtog na nag- 
mula kay Asap at tumugtog ng panugtog para sa 


232 


233 


pag-awit sa pagpapasinaya ng pader ng Jerusalem 
noong panahon ni Nehemias.---Ne 12:36. 


MAALA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “manghina, magkasakit”]. 

1. Isa sa mga anak na babae ni Zelopehad na 
mula sa tribo ni Manases. Hiniling ni Maala at ng ka- 
niyang mga kapatid na babae ang mana ng kanilang 
ama, yamang wala itong mga anak na lalaki kundi 
limang anak na babae lamang. Sumangguni si Moi- 
ses kay Jehova, na nagpasiya na ang mana ay dapat 
mapunta sa mga anak na babae ni Zelopehad. (Bil 
26:28-33: 27:1-11) Pagkatapos nito, iniutos ni Jeho- 
va sa pamamagitan ni Moises na si Maala at ang iba 
pang mga anak na babae ni Zelopehad ay dapat 
mag-asawa sa loob lamang ng tribo ni Manases, 
upang ang mana ay hindi mapasalin sa ibang tribo. 
Kaya naman si Maala at ang kaniyang mga kapatid 
na babae ay “naging mga asawa ng mga anak ng 
mga kapatid na lalaki ng kanilang ama.” (Bil 36:1-6, 
10-12) Ang hudisyal na pasiyang iyon ay naging 
isang saligan may kinalaman sa mana. (Bil 36:7-9) 
Nang maglaon ay pumaroon sila sa harap ni Eleazar 
na saserdote at ni Josue, binanggit nila ang utos ni 
Jehova, at binigyan sila ng “mana sa gitna ng mga 
kapatid ng kanilang ama."---Jos 17:3, 4. 

2. Isang inapo ni Manases na ang ina ay si Hamo- 
leket. Hindi sinasabi kung ito ay anak na lalaki 
o anak na babae.--1ICr 7:17, 18. 


MAARAT [Yungib: o, Hantad na Parang]. Isang 
bayan na nakaatas sa tribo ni Juda. (Jos 15:21, 59) 
Isang lugar na malapit sa nayon ng Beit Ummar sa 
maburol na lupain ng Juda, 11 km (7 mi) sa H ng 
Hebron, ang itinuturing na malamang na lokasyon 
nito. Iminumungkahi ng ilan na ang Maarat ay ma- 
aaring ibang pangalan ng Marot.---Mik 1:9, 12. 


MAASAI [posibleng pinaikling anyo ng Maa- 
seias]. Isang saserdote at inapo ni Imer na bumalik 
mula sa pagkatapon sa Babilonya.--- 1Cr 9:10, 12. 


MAASEIAS [Gawain ni Jehova]. 

1. Isang Levitang manunugtog ng ikalawang 
pangkat na tumugtog ng panugtog na de-kuwerdas 
nang dalhin ang kaban ni Jehova mula sa bahay ni 
Obed-edom patungong Jerusalem noong mga araw 
ni David.— 1Cr 15:17-20, 2b. 

2. Isa sa “mga pinuno ng daan-daan” na nakipag- 
tipan sa mataas na saserdoteng si Jehoiada may 
kaugnayan sa pagtatatag kay Jehoas bilang ang 
marapat na haring kahalili ng mang-aagaw ng ka- 
pangyarihan na si Athalia.---2Cr 23:1. 

3. Isang opisyal na nasa ilalim ng pangangasiwa 
ni Hananias, isang prinsipe ni Haring Uzias ng Juda. 
Maliwanag na kasangkot siya sa pagrerehistro ng 
mga hukbong militar ni Uzias.---2Cr 26:11. 


MAASEIAS 


4. Ang “anak ng hari” (isang supling ng Judea- 
nong si Haring Ahaz o posibleng isang opisyal na 
nagmula sa maharlikang angkan) na pinatay ng Ef- 
raimitang si Zicri nang salakayin ni Peka ng Israel 
ang Juda.---2Cr 28:1, 6, 7. 

5. Ang pinuno ng lunsod ng Jerusalem at isa sa 
mga lalaking isinugo ni Haring Josias upang kum- 
punihin ang bahay ni Jehova.---2Cr 34:8. 

6. Isang saserdote at ama ng isang Zefanias, 
isang kapanahon ni Jeremias.--Jer 21:1, 29:25; 
37:3. 

7. Ama ni Zedekias, isang bulaang propeta no- 
ong mga araw ni Jeremias.---Jer 29:21. 

8. Anak ni Salum na bantay-pinto at maliwanag 
na isang Levita. Isang silid-kainan sa templo ang 
iniugnay sa kaniyang pangalan.---Jer 35:4. 

9. Isa sa mga anak ng mga saserdote, mula sa 
sambahayan ni Jesua, na kabilang sa mga kumuha 
ng mga asawang banyaga ngunit nagpaalis sa mga 
ito noong panahon ni Ezra.--Ezr 10:18, 19, 44. 

10. Isang saserdote na mula “sa mga anak ni Ha- 
rim,” kabilang sa mga nag-asawa ng mga babaing 
banyaga ngunit nagpaalis sa mga ito noong pana- 
hon ni Ezra.--Ezr 10:21, 44. 

11. Isang saserdote na mula “sa mga anak ni Pa- 
sur,” kabilang din sa mga nagpaalis sa kanilang mga 
asawang banyaga.--Ezr 10:22, 44. 

12. Isang Israelita na mula “sa mga anak ni Pa- 
hat-moab,” kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang 
mga asawang banyaga.---Ezr 10:25, 30, 44. 

13. Ama o ninuno ng isang Azarias, isa sa mga 
nagkumpuni ng pader ng Jerusalem sa ilalim ng pa- 
ngangasiwa ni Nehemias.---Ne 3:23. 

14. Isang lalaki na tumayo sa kanan ni Ezra nang 
basahin nito ang Kautusan sa mga Israelitang nag- 
kakatipon sa Jerusalem.---Ne 8:2, 4. 

15. Isang Levitang tumulong sa saserdoteng si 
Ezra sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng Kautu- 
san sa mga Israelitang nagkakatipon sa Jerusalem. 
--Ne 8:7. 

16. Isa sa “mga ulo ng bayan" na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo sa pamama- 
gitan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” 
noong panahon ni Nehemias.---Ne 9:38: 10:1, 14, 2b. 

17. Isang lalaki ng Juda na nanirahan sa Jerusa- 
lem pagkabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
(Ne 11:4, 5) Maaaring siya rin ang Asaias sa 1 Cro- 
nica 9:5.--Tingnan ang Asaras Blg. 4. 

18. Isang lalaki ng Benjamin na isang ninuno ni 
Salu, isang tumatahan sa Jerusalem noong panahon 
ni Nehemias.---Ne 11:7. 

19. Isang saserdote na nakibahagi sa pag-aalay 
ng pader ng Jerusalem noong panahon ni Nehe- 
mias.---Ne 12:41. 


MAAT 


20. Isa pang saserdote na nakibahagi sa pag- 
aalay ng pader ng Jerusalem noong mga araw ni 
Nehemias.---Ne 12:42. 


MAAT. Isasa mga ninuno ni Jesus na nakatala 
sa talaangkanan nito ayon sa isinulat ni Lucas.---Luc 
3:23, 26. 


MAAZ [pinaikling anyo ng Ahimaaz]. Isa sa 
mga inapo ni Juda sa pamamagitan nina Jerameel 
at Ram.— 1Cr 2:3, 25, 27. 


MAAZIAS [Si Jehova ay Isang Moog]. 

1. Isang inapo ni Aaron na ginawang ulo ng ika- 
24 na grupo ng mga saserdote noong mga araw ni 
David.--1Cr 24:1, 18. 

2. Isa sa mga saserdote, o ninuno ng isang saser- 
dote, na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa 
"“mapagkakatiwalaang kaayusan” noong panahon ni 
Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 8. 


MABANGONG KAHOY. Kabilang sa mara- 
rangyang bagay na dinala ng mga negosyante sa 
makasagisag na “Babilonyang Dakila” ay mga kaga- 
mitang yari sa “mabangong kahoy,” o sa “thyine 
wood.” (Apo 17:5: 18:11, 12, tlb sa Rbi8) Ang ga- 
yong kahoy, malamang na mula sa H Aprika, ay 
minamahalaga ng sinaunang mga Romano para 
sa paggawa ng napakamamahaling mga muwebles. 
Ang pinakamamahaling kahoy ay yaong mula sa 
ibabang bahagi ng katawan nito, ito ay dahil sa pag- 
kakasari-sari ng hilatsa at malalapad na seksiyon 
ang makukuha rito. Ang kahoy ay mabango, mati- 
gas, at napakikintab nang husto, at dahil sa alun- 
alon o paikid na mga guhit sa hilatsa, may ilang 
mesa na tinawag na “mga mesang tigre” o “mga me- 
sang pantera.” Sa mga Griego, ang mahalimuyak na 
kahoy na ito ay ginamit sa pagsamba sa templo, at 
ang pangalan nito ay hinalaw sa terminong Griego 
para sa paghahandog ng mga handog na sinusunog. 

Ang punungkahoy na pinagmumulan ng maba- 
ngong kahoy na ito ay kinikilala bilang ang punong 
sandarac (Tetraclinis articulata), isang punong coni- 
ferous (may tulad-karayom na mga dahon at namu- 
munga ng mga kono) na katutubo sa H Aprika at 
mula sa pamilya ng mga sipres, anupat tumataas 
nang 4.5 hanggang 7.5 m (15 hanggang 25 piye). 
Ang kahoy nito ay kulay matingkad na kayumang- 
ging mamula-mula at pino ang hilatsa. 


MABUTING BALITA. Tumutukoy ito sa ma- 
buting balita tungkol sa Kaharian ng Diyos at sa ka- 
ligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay 
Jesu-Kristo. Sa Bibliya, tinatawag itong “mabuting 
balita ng kaharian” (Mat 4:23), “mabuting balita ng 
Diyos” (Ro 15:16), “mabuting balita tungkol kay 
Jesu-Kristo” (Mar 1:1), “mabuting balita tungkol 


234 


sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos” (Gaw 
20:24), “mabuting balita ng kapayapaan” (Efe 6:15), 
at “walang-hanggang mabuting balita” (Apo 14:6). 

Ang salitang Griego na isinalin bilang “mabuting 
balita” (“ebanghelyo” sa KJ at sa iba pang bersiyon) 
ay euaggeli:on. Ang “ebanghelisador” (anupat ang 
salitang Tagalog ay halos isang transliterasyon ng 
salitang Griego) ay isang mangangaral ng mabu- 
ting balita.---Gaw 21:8, 2Ti 4:5. 

Ang Nilalaman Nito. Batay sa mga nabanggit 
na katawagan, magkakaideya tayo hinggil sa nilala- 
man at saklaw ng mabuting balita. Kabilang dito 
ang lahat ng katotohanan na sinalita ni Jesus at isi- 
nulat ng mga alagad. Bagaman ang mga tao noong 
sinauna ay umasa sa Diyos at nanampalataya sa pa- 
mamagitan ng kaalaman tungkol sa Kaniya, ang la- 
yunin at di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos ay 
unang “malinaw na ipinabatid sa pamamagitan ng 
pagkakahayag sa ating Tagapagligtas, si Kristo Je- 
sus, na pumawi sa kamatayan ngunit nagpasikat ng 
liwanag sa buhay at kawalang-kasiraan sa pama- 
magitan ng mabuting balita. —2Ti 1:9, 10. 

Maraming siglo bago nito, ipinahayag ng Diyos 
ang mabuting balita kay Abraham, sa gayo'y ipina- 
batid niya ang paraan kung paano niya ilalaan ang 
mabuting balita. Sinabi niya: “Sa pamamagitan mo 
ay pagpapalain ang lahat ng bansa.” (Gal 3:8) Nang 
maglaon, sa pamamagitan ng propetang si Isaias, 
binanggit ni Jehova ang tungkol sa pangangaral ng 
mabuting balita. Sa sinagoga sa Nazaret, bumasa si 
Jesu-Kristo mula sa hulang ito at pagkatapos ay 
nagsabi: “Ngayon ay natutupad ang kasulatang ito 
na karirinig lamang ninyo.” (Luc 4:16-21) Inilarawan 
ng hula ni Isaias ang layunin at magiging epekto ng 
mabuting balita na ipangangaral, partikular na pa- 
simula sa pagdating ng Mesiyas.---Isa 61:1-3. 

Ang Pagsulong Nito. Noong ipanganak si Je- 
sus, ipinatalastas ng anghel sa mga pastol: “Huwag 
kayong matakot, sapagkat, narito! ipinahahayag ko 
sa inyo ang mabuting balita tungkol sa malaking ka- 
galakan na tataglayin ng lahat ng mga tao.” (Luc 
2:10) Inihanda ni Juan na Tagapagbautismo ang 
daan para sa pangangaral ni Jesus ng mabuting ba- 
lita, sa pagsasabi sa mga Judio: “Magsisi kayo, sa- 
pagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.” (Mat 
3:1, 2) Sinabi naman ni Jesus tungkol sa panganga- 
ral ni Juan: “Mula noong mga araw ni Juan Bautista 
hanggang ngayon ang kaharian ng langit ang tu- 
nguhin na pinagpupunyagian ng mga tao, at sinu- 
sunggaban ito niyaong mga patuloy na nagpupun- 
yagi."—Mat 11:12. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
mga Judio at mga proselita lamang ang pinangara- 
lan niya ng mabuting balita, anupat sinabi niya: 
“Hindi ako isinugo sa kaninuman maliban sa nawa- 


235 


walang mga tupa ng sambahayan ng Israel.” (Mat 
15:24) Nang isugo niya ang 12 apostol, iniutos niya 
sa kanila: “Huwag kayong pumaroon sa daan ng 
mga bansa, at huwag kayong pumasok sa isang 
Samaritanong lunsod, kundi, sa halip, patuluyan 
kayong pumaroon sa nawawalang mga tupa ng 
sambahayan ng Israel.” (Mat 10:5, 6) Noong isang 
pagkakataon, nangaral siya sa isang babaing nag- 
mula sa mga Samaritano, na kamag-anak ng mga 
Israelita, ngunit ito'y hindi dahil sinadya niyang pu- 
masok sa lunsod upang mangaral. Gayunman, na- 
pakahusay ng naging pagtugon ng babae at ng iba 
pa kung kaya si Jesus ay nanatiling kasama nila 
nang dalawang araw.---Ju 4:7-42. 

Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni 
Jesus, ipinag-utos niya sa kaniyang mga alagad: 
"Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa 
mga tao ng lahat ng mga bansa, na binabautismu- 
han sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng ba- 
nal na espiritu, na itinuturo sa kanila na tuparin ang 
lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.” (Mat 
28:19, 20) Sinabi rin niya sa kanila na ang kanilang 
pangangaral ay aabot hanggang sa “pinakamala- 
yong bahagi ng lupa.” (Gaw 1:8) Ngunit sa loob ng 
mga tatlo at kalahating taon pagkaraan nito, ang 
mga alagad ay inakay ng banal na espiritu na ma- 
ngaral sa mga Judio at mga Samaritano lamang. 
Pagkatapos ay isinugo ng Diyos si Pedro upang dal- 
hin ang mabuting balita sa sambahayan ng Roma- 
nong opisyal ng hukbo na si Cornelio. (Gaw kab 10, 
11, 15:7) Mula noon, ang mabuting balita ay ipina- 
hayag na sa pinakamalawak na paraan at sa pinaka- 
maraming dako. 

Ang Kahalagahan Nito. Taglay ang matibay 
na pananalig, sumulat ang apostol na si Pablo hing- 
gil sa paglalaang ginawa ng Diyos ukol sa kaligtasan 
sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Sinabi niya na kung 
may sinumang magpapahayag sa mga taga-Galacia 
ng anumang bagay na higit pa sa kanilang natutu- 
han, isang bagay na sa katunayan ay naiibang turo, 
“sumpain siya.” Pagkatapos, habang tinutukoy ang 
pinagmulan ng mabuting balita na ipinahayag niya, 
sinabi ni Pablo: “Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, 
ni itinuro man ito sa akin, kundi sa pamamagitan ng 
pagsisiwalat ni Jesu-Kristo.” (Gal 1:8, 11, 12) Ki- 
nailangan ang mariing kapahayagang ito, sapag- 
kat kahit noon ay mayroon nang nagtatangkang 
magpabagsak sa tunay na pananampalataya sa pa- 
mamagitan ng pangangaral ng “ibang mabuting ba- 
lita.” (2Co 11:4; Gal 1:6, 7) Nagbabala si Pablo tung- 
kol sa dumarating na apostasya at sinabi niya na 
"ang hiwaga ng katampalasanan” ay gumagana na, 
pinayuhan niya ang mga Kristiyano na alalahanin 
ang layunin ng mabuting balita at tumayong mata- 
tag at laging manghawakan sa mga tradisyong pi- 
natnubayan ng espiritu at natutuhan nila sa pa- 


MABUTING BALITA 


mamagitan ng mga apostol.--2Te 2:3, 7, 14, 15; 
tingnan ang TRADISYON. 

Ang katapatan sa panghahawakan sa mabuting 
balita at sa patuloy na paghahayag nito ay itinuring 
ni Jesus na mas mahalaga kaysa sa kasalukuyang 
buhay ng isa, at kinilala ni Pablo ang pangangaila- 
ngang ipahayag ito nang buong katapatan. (Mar 
8:35, 1Co 9:16; 2Ti 1:8) Maaaring maiwala ng isang 
indibiduwal ang kaniyang pinakamamahal na mga 
pag-aari, at baka dumanas pa nga siya ng mga pag- 
uusig, ngunit, kapalit naman nito ay tatanggap siya 
ng sandaang ulit ngayon, “mga bahay at mga kapa- 
tid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at 
mga anak at mga bukid, . . . at sa darating na siste- 
ma ng mga bagay ay ng buhay na walang hang- 
gan.”--Mar 10:29, 30. 

Ang mabuting balita ang sukatan ng paghatol sa 
sangkatauhan: Ang pagtanggap at pagkamasunurin 
sa mabuting balita ay magbubunga ng kaligtasan, 
ang pagtatakwil at pagsuway rito ay magdudulot ng 
pagkapuksa. (1Pe 4:5, 6, 17: 2Te 1:6-8) Dahil sa ba- 
gay na ito, dapat na maging dalisay ang motibo ng 
indibiduwal sa pangangaral ng mabuting balita at 
dapat niya itong ipangaral mula sa puso, anupat na- 
uudyukan ng pag-ibig para sa mga pinangangaralan 
niya. Gayon na lamang ang pagpapahalaga ng mga 
apostol sa nagbibigay-buhay na importansiya ng 
mabuting balita at lubha silang pinag-alab ng espi- 
ritu ng Diyos at ng pag-ibig kung kaya ibinahagi nila 
hindi lamang ang mabuting balita kundi pati ang 
kanilang “sariling mga kaluluwa" sa mga nakikinig 
sa pangangaral nila. (1Te 2:8) Sinabi ng Diyos na 
ang mga tagapaghayag ng mabuting balita ay may 
karapatang tumanggap ng materyal na tulong mula 
sa mga pinangangaralan nila. (1Co 9:11-14) Ngunit 
gayon na lamang ang pagpapahalaga ni Pablo at ng 
kaniyang matatalik na kasamahan sa kanilang pribi- 
lehiyo bilang mga tagapagdala ng mabuting balita 
anupat buong-ingat nilang iniwasang magtamo ng 
pinansiyal na pakinabang mula roon, o magtingin 
man lamang na nakikinabang sila sa kanilang pa- 
ngangaral. Sa 1 Corinto 9:15-18 at sa 1 Tesalonica 
2:6, 9, inilalarawan ng apostol na si Pablo ang kani- 
yang landasin ng pagkilos may kinalaman dito. 

Mga Kaaway Nito. Ang mabuting balita ay 
buong-tinding sinalansang, at tinukoy ng apostol 
kung sino ang kaaway: “Ngayon, kung sa katunayan 
ay natatalukbungan ang mabuting balita na aming 
ipinahahayag, ito ay natatalukbungan doon sa mga 
nalilipol, na sa gitna nila ay binulag ng diyos ng sis- 
temang ito ng mga bagay ang mga pag-iisip ng 
mga di-sumasampalataya, upang ang kaliwanagan 
ng maluwalhating mabuting balita tungkol sa Kris- 
to, na siyang larawan ng Diyos, ay hindi makata- 
gos.” (2Co 4:3, 4) Ang pinakaunang mga kaaway ng 
mabuting balita ay ang relihiyosong mga lider ng 


MACBANAI 


mga Judio. Gayunman, ang kanilang pakikipag-alit 
ay nagbunga ng mabuti para sa mga Gentil, o mga 
tao ng mga bansa, sapagkat ito ang nagbukas ng 
pagkakataon upang ang mga Gentil ay maging mga 
kabahagi rin sa “pangako kaisa ni Kristo Jesus sa pa- 
mamagitan ng mabuting balita.”--Ro 11:25, 28, Efe 
3:5, 6. 

Ang mga kaaway ng mabuting balita ay nagdulot 
sa mga Kristiyano ng maraming paghihirap anupat 
kinailangan ng mga apostol na puspusang makipag- 
laban sa harap ng mga tagapamahala sa pagtatang- 
gol at sa legal na pagtatatag ng mabuting balita 
upang lumaganap ito nang may lubos na kalayaan. 
--Fil 1:7, 16, ihambing ang Mar 13:9-13, Gaw 4:18- 
20, 5:27-29. 

Ang Ministeryo ni Jesus sa Lupa at ang Ka- 
niyang Pagbabalik. Kapansin-pansin na, sa loob 
ng mga anim na buwan bago lumapit sa kaniya si 
Jesus upang magpabautismo, si Juan na Tagapag- 
bautismo ay nangaral: “Magsisi kayo, sapagkat ang 
kaharian ng langit ay malapit na,” at nang duma- 
ting si Jesus, tinukoy ni Juan si Jesus bilang “ang 
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng san- 
libutan!” (Mat 3:1, 2; Ju 1:29) Sa gayon ay ibinaling 
niya ang pansin ng mga tao tungo sa pinakahihin- 
tay na Mesiyanikong Hari.---Gaw 19:4. 

Noong naririto si Jesus sa lupa, siya at ang kani- 
yang mga alagad ay nagpatalastas: “Ang kaharian 
ng langit ay malapit na.” (Mat 4:17, 10:7) Si Jesus, 
na pinahiran bilang Kristo, ang Hari, ay nagsabi sa 
mga Pariseo na kaniyang mga kaaway: “Ang kaha- 
rian ng Diyos ay nasa gitna ninyo.” (Luc 17:20, 21) 
Ito ang tema, o pinakapaksa, ng mabuting balita no- 
ong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Ga- 
yunman, pagkamatay ni Jesus, hindi na iniulat na 
ipinahayag pa ng mga alagad na “malapit na” ang 
Kaharian. Sa halip, ito ang mabuting balita na ipina- 
ngaral nila: pagkamatay ni Jesus at pagkatapos ni- 
yang ibigay ang kaniyang buhay bilang pantubos 
na halaga ukol sa kaligtasan, umakyat siya sa langit 
at mula noon ay nakaupo na siya sa kanan ng Diyos. 
Ipinangaral din nila ang tungkol sa pagbabalik ni Je- 
sus sa kalaunan at ang kaniyang dumarating na Ka- 
harian.--Heb 10:12, 13, 2Ti 4:1; Apo 11:15, 12:10, 
22:20, ihambing ang Luc 19:12, 15. 

Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, “Ano 
ang magiging tanda ng iyong pagkanaririto at ng 
katapusan ng sistema ng mga bagay?" Sa kaniyang 
sagot, inisa-isa ni Jesus ang ilang bagay na maga- 
ganap sa panahong iyon. Bukod sa iba pang mga ba- 
gay ay sinabi niya: “Ang mabuting balitang ito ng 
kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang 
lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at kung 
magkagayon ay darating ang wakas.” (Mat 24:3, 14: 
Mar 13:10, ihambing ang Col 1:23.) Noong mga 


236 


96 C.E., sa Pagsisiwalat o Apocalipsis na ibinigay sa 
apostol na si Juan, nakita ni Juan ang isang “anghel 
na lumilipad sa kalagitnaan ng langit” na may “wa- 
lang-hanggang mabuting balita na ipahahayag bi- 
lang masayang pabalita doon sa mga tumatahan sa 
lupa, at sa bawat bansa at tribo at wika at bayan, na 
nagsasabi sa malakas na tinig: “Matakot kayo sa 
Diyos at magbigay sa kaniya ng kaluwalhatian, sa- 
pagkat dumating na ang oras ng paghatol niya.” 
(Apo 14:6, 7) Ipinahihiwatig ng kinasihang mga pa- 
nanalitang ito na sa “mga huling araw” ay magka- 
karoon ng walang-katulad na paghahayag ng ma- 
buting balita ng Kaharian. 


MACBANAI. Isang makapangyarihang lala- 
king Gadita na sumama sa pangkat ni David sa “da- 
kong mahirap puntahan sa ilang” at naging isa sa 
mga ulo ng hukbo nito.--1Cr 12:8-14. 


MACBENA. Ang pangalang ito ay lumilitaw 
sa isang talaan ng mga inapo ni Caleb sa pamama- 
gitan ng kaniyang babae na si Maaca, anupat ang 
anak nito na si Seva ay tinatawag na “ama ni Mac- 
bena at ama ni Gibea.” (1Cr 2:48, 49) Iminumung- 
kahi ng ilang komentarista, palibhasa'y napansin na 
marami sa mga pangalan sa seksiyong ito ang lumi- 
litaw rin bilang mga pangalan ng mga bayan, na 
maaaring ang Macbena ay pangalan ng isang bayan 
na si Seva ang nagtatag o naging “ama.” 


MACEDONIA, TAGA-MACEDONIA. 

Isang rehiyon sa TS Europa na nasa gitnang ba- 
hagi niyaong tinatawag ngayon na Balkan Peninsu- 
la. Ito ay sumasaklaw mula sa Dagat Adriatico sa 
K hanggang sa Dagat Aegeano sa S, at nasa H ng 
Acaya. Bagaman marami itong matatabang kapata- 
gan, ito ay pangunahin nang isang bulubunduking 
lugar. Noong sinaunang panahon, ang Macedonia 
ay nagsilbing isang mahalagang kawing sa pagi- 
tan ng silangan at kanluran. Ang Via Egnatia na 
itinayo ng mga Romano ay bumabagtas mula sa 
Dyrrachium at Apolonia sa K baybayin ng peninsu- 
la hanggang sa Neapolis sa S baybayin, at sa ibayo 
pa nito. 

Ang mga taga-Macedonia ay mga inapo ni Japet, 
marahil ay sa pamamagitan ni Kitim na anak ni Ja- 
van. (Gen 10:2, 4, 5) Bagaman pangunahin itong 
iniuugnay sa pulo ng Ciprus, ang pangalang Kitim 
ay ginamit din noong sinaunang panahon upang tu- 
mukoy sa iba pang mga lugar. Isinulat ng istoryador 
na si Josephus na ang mga pulo at ang karamihan 
sa mga baybaying dagat (lumilitaw na yaong mga 
nasa lugar ng Mediteraneo) ay tinawag ng mga 
Hebreo na “Chethim.” (Jewish Antiquities, I, 128 
[vi, 1]) Maaaring ito ang dahilan kung bakit ang Ma- 
cedonia ay tinawag na “Cethim” sa Apokripal na ak- 
lat ng Unang Macabeo (1:1 Dy, Kx) at naglalaan ito 


237 


ng posibleng saligan upang ipalagay na ang mga 
taga-Macedonia ay mga inapo ni Kitim. 

Kasaysayan. Ang Macedonia ay naging promi- 
nente sa ilalim ng pamamahala ni Felipe II. Napag- 
kaisa niya ang Macedonia at ang mga karatig na re- 
hiyon, at bilang resulta ng kaniyang tagumpay sa 
Pagbabaka sa Chaeronea (338 B.C.E.), nangibabaw 
ang Macedonia sa karamihan sa mga estado ng 
Gresya. Pagkatapos ng pagpaslang kay Felipe, lu- 
muklok sa trono ang kaniyang anak na si Alejandro 
(na Dakila). Pagkaraan ng dalawang taon, sinimulan 
ni Alejandro ang kaniyang malawakang kampanya 
ng pananakop. Noong panahong mamatay si Ale- 
jandro sa Babilonya (323 B.C.E.), naitayo niya sa pa- 
mamagitan ng kaniyang mga tagumpay sa dig- 
maan ang isang imperyo na umabot sa India sa 
malayong S at nakasasakop sa Mesopotamia, Sirya, 
Palestina, Ehipto, Asia Minor, Tracia, Macedonia, at 
Gresya.--Tingnan ang Dan 2:31-33, 39, 7:6: 8:1-7, 
20, 21; ALEJANDRO Blg. 1; HAYOP, MAKASAGISAG NA 
MGA, IMAHEN. 

Nang mahati ang imperyo pagkamatay ni Ale- 
jandro, si Antipater, na naging tagapamahala 
ng Macedonia samantalang nakikipagdigma si Ale- 
jandro sa silangan, ay nanatili sa kaniyang posisyon. 
Bago siya mamatay, ipinagkatiwala ni Antipater kay 
Polyperchon ang pamamahala sa halip na sa sari- 
li niyang anak na si Cassander. Sinundan ito ng mga 
tunggalian sa pulitika na sa wakas ay humantong sa 
pagkilala kay Cassander bilang hari ng Macedonia. 
Hinalinhan siya ng kaniyang anak na si Alejandro 
ngunit di-nagtagal ay pinatay ito ni Demetrius Po- 
liorcetes (anak ni Antigonus Cyclops, isa sa mga he- 
neral ni Alejandrong Dakila). Muling bumangon ang 
kalituhan. Sa wakas, ang trono ay nakuha ni Anti- 
gonus Gonatas, anak ni Demetrius Poliorcetes. Ba- 
gaman makalawang ulit siyang itinaboy mula sa ka- 
niyang kaharian, dalawang ulit din itong nabawi ni 
Antigonus, at ang Macedonia ay patuloy na pinama- 
halaan ng mga Antigonid hanggang sa mapasaila- 
lim ito ng administrasyong Romano. Noong kalagit- 
naan ng ikalawang siglo B.C.E., ang Macedonia ay 
naging isang probinsiya ng Roma. Sa loob ng ilang 
panahon noong unang siglo C.E., ito ay isinanib sa 
Acaya, sa dakong T, at Moesia, sa dakong H, upang 
bumuo ng isang probinsiya ng imperyo sa ilalim ng 
emisaryo ng Moesia. Ngunit noong 44 C.E., ang Ma- 
cedonia ay muling naging isang probinsiya na nasa 
ilalim ng kontrol ng senado at ng kapamahalaan ng 
isang Romanong gobernador.--Tingnan ang GRES- 
YA, MGA GRIEGO. 

Ang Ministeryo ni Pablo. Ang Macedonia 
ang unang lugar sa Europa na dinalaw ng apostol 
na si Pablo noong kaniyang ikalawang paglalak- 
bay bilang misyonero. Samantalang nasa Troas sa 


MACEDONIA, TAGA-MACEDONIA 


HK Asia Minor, si Pablo ay nagkaroon ng isang pa- 
ngitain. “Isang lalaking taga-Macedonia ang nakata- 
yo at namamanhik sa kaniya at nagsasabi: “Tuma- 
wid ka sa Macedonia at tulungan mo kami.” (Gaw 
16:8, 9) Tumugon si Pablo sa pangitaing iyon at, ka- 
sama sina Lucas, Timoteo, at Silas (kung hindi man 
kasama ang iba pa), lumisan siya patungong Mace- 
donia. Pagdating sa Neapolis (ang daungan ng Fili- 
pos sa HS Macedonia), pumaroon si Pablo sa Filipos 
at doon ay ipinahayag niya ang mabuting balita. 
(Gaw 16:11-40) Waring naiwan si Lucas sa Filipos 
nang maglakbay sina Pablo, Silas, at Timoteo sa Ma- 
cedoniong mga lunsod ng Amfipolis (mga 50 km 
[30 mi] sa KTK ng Filipos) at Apolonia (mga 35 km 
[22 mi] sa TK ng Amfipolis). Pagkatapos ay nagpa- 
totoo si Pablo sa Macedoniong mga lunsod ng Tesa- 
lonica (mga 45 km [28 mi] sa KHK ng Apolonia) at 
Berea (mga 65 km [40 mi] sa KTK ng Tesalonica). 
(Gaw 17:1-12) Dahil sa banta ng marahas na pang- 
uumog sa Berea, napilitan si Pablo na lisanin ang 
Macedonia. Ngunit iniwan niya sina Silas at Timoteo 
sa Berea upang mapangalagaan ng mga ito ang ba- 
gong grupo ng mga mananampalataya roon. Susu- 
nod na lamang sa kaniya sina Silas at Timoteo sa 
bandang huli. (Gaw 17:13-15) Palibhasa'y ikinaba- 
bahala ni Pablo ang kapakanan ng bagong-tatag na 
kongregasyon sa Tesalonica, isinugo niya si Timoteo 
upang patibaying-loob ang mga kapatid doon. (1Te 
3:1, 2) Marahil ay sinundan ni Timoteo si Pablo sa 
Atenas, sa Acaya, at pagkatapos ay pinabalik ito sa 
Tesalonica. Ngunit mas malamang na pinasabihan 
siya ni Pablo sa Berea na magtungo sa Tesalonica. 
Nang bumalik si Timoteo, ang mabuting ulat na 
dala niya ang nag-udyok kay Pablo upang isulat 
ang kaniyang unang liham sa mga taga-Tesalonica 
(ITe 3:6, Gaw 18:5). Di-nagtagal, ipinadala niya 
ang kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Tesalo- 
nica. 

Noong panahon ng kaniyang ikatlong paglalak- 
bay bilang misyonero, si Pablo ay nagplanong bu- 
malik sa Macedonia. (1Co 16:5-8: 2Co 1:15, 16) Ba- 
gaman nanatili pa si Pablo nang kaunting panahon 
sa Efeso, pinauna niya sina Timoteo at Erasto sa 
Macedonia. (Gaw 19:21, 22) Pagkatapos nito, nag- 
sulsol ng kaguluhan laban kay Pablo si Demetrio, 
isang panday-pilak na taga-Efeso. Nagkagulo sa 
unsod, at habang dumaragsa sa dulaan ang mga 
taga-Efeso, sinunggaban nila at isinama “sina Gayo 
at Aristarco, mga taga-Macedonia, na mga kasa- 
mahan ni Pablo sa paglalakbay.” (Gaw 19:23-29) 
Nang humupa ang kaguluhan, yumaon si Pablo pa- 
tungong Macedonia. (Gaw 20:1) Lumilitaw na tu- 
migil siya sa Troas. Doon ay ikinalungkot niya na 
hindi niya nakita si Tito, na isinugo naman sa Co- 
rinto, sa Acaya, upang tumulong sa paglikom ng 
salapi para sa mga banal sa Judea. (2Co 2:12, 13) 


MACNADEBAI 


Nang magkagayon ay pumaroon si Pablo sa Mace- 
donia, kung saan siya sinundan ni Tito at binalitaan 
tungkol sa naging pagtugon ng mga taga-Corinto 
sa unang liham ng apostol. (2Co 7:5-7) Pagkatapos 
nito, isinulat ni Pablo ang kaniyang ikalawang li- 
ham sa mga taga-Corinto at nang maglaon ay pu- 
maroon siya sa timog patungong Gresya. Binalak 
niyang maglayag mula sa Gresya patungong Sirya, 
ngunit dahil sa isang pakana ng mga Judio laban sa 
kaniya, binago niya ang kaniyang plano at sa halip 
ay bumalik na lamang sa Macedonia. (Gaw 20:2, 3) 
Kabilang sa mga kasamahan niya sa paglalakbay 
ang tatlong taga-Macedonia, sina Sopatro, Aristar- 
co, at Segundo.---Gaw 20:4. 

Bagaman sila mismo ay mga dukha, napaka- 
bukas-palad ng mga Kristiyanong taga-Macedonia. 
Nag-abuloy sila nang higit kaysa sa kanilang tala- 
gang kakayahan para sa nagdarahop na mga kapa- 
tid sa Judea. (2Co 8:1-7, ihambing ang Ro 15:26, 27: 
2Co 9:1-7.) Partikular na namumukod-tangi ang 
mga taga-Filipos sa pagsuporta sa ministeryo ni 
Pablo. (2Co 11:8, 9: Fil 4:15-17) Kahit noong ang 
apostol na ito ay nakabilanggo sa Roma sa unang 
pagkakataon, isinugo ng kongregasyon sa Filipos si 
Epafrodito upang maglingkod para sa mga panga- 
ngailangan ni Pablo. (Fil 2:25-30, 4:18) At ang mga 
taga-Tesalonica ay nagpamalas ng malaking pana- 
nampalataya at pagbabata at sa gayon ay naging 
halimbawa sa “lahat ng mga mananampalataya sa 
Macedonia at sa Acaya.”--1Te 1:1-8, 4:9, 10. 

Pagkatapos na mapalaya siya mula sa pagkabi- 
langgo sa Roma, waring muling dumalaw si Pablo sa 
Macedonia at mula roon ay isinulat niya ang liham 
na kilala bilang Unang Timoteo. (1Ti 1:3) Ang liham 
kay Tito ay maaaring isinulat din mula sa Macedo- 
nia. 


MACNADEBAI. Isang Israelitang nabuhay pag- 
karaan ng pagkatapon na kabilang sa mga nagpaalis 
sa kanilang mga asawang banyaga noong mga araw 
ni Ezra.--Ezr 10:25, 40, 44. 


MACPELA [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “doble,” posibleng ipinahihiwatig nito 
na ang yungib ay may dobleng pasukan o dalawang 
pinakalooban]. Ang pangalang ito ay ginamit upang 
tukuyin ang isang parang at isang yungib sa kapali- 
giran ng Hebron. Binili iyon ni Abraham kay Epron 
na Hiteo sa halagang 40O siklong pilak (mga 8880). 
Ang yungib ay nagsilbing dakong libingan ng asa- 
wa ni Abraham na si Sara at ng limang iba pa: sina 
Abraham, Isaac, Rebeka, Jacob, at Lea.--Gen 23:14- 
19: 25:9: 49:30, 31, 50:13. 

Ang yungib na libingan ay karaniwang iniuugnay 
sa Me'arat HaMakhpela, na nasa makabagong Heb- 
ron, sa ilalim ng isang moskeng Muslim na nasa 


238 


loob ng isang bakuran na tinatawag na Haram el- 
Khalil. 

Sa Genesis 23:17 ang terminong Hebreo na tumu- 
tukoy sa lokasyon ng yungib ng Macpela may kaug- 
nayan sa Mamre ay isinalin sa iba't ibang paraan 
bilang “silangan ng” (RS), “sa harap” (AS), “mala- 
pit” (BE), “katapat” (JB), at “nasa tapat ng Mam- 
re” (NW). Kung tama ang kinikilalang lokasyon ng 
Mamre (er-Ramat el-Khalil), ang salin na “silangan 
ng Mamre” ay hindi magiging angkop, yamang ang 
lugar na ito ay mga 3 km (2 mi) sa H ng makaba- 
gong Hebron. Ang pariralang “Mamre, na siyang 
Hebron” (Gen 23:19), ay maaaring nangangahulu- 
gan na ang Mamre ay nasa distrito ng Hebron. 


MADAGTANG PUNUNGKAHOY [sa Heb., 
go pher|. Isang punungkahoy na ang kahoy ay gina- 
mit ni Noe sa pagtatayo ng arka ngunit hindi matu- 
koy nang may katiyakan. (Gen 6:14) Tinumbasan 
lamang ng King James Version ng transliteras- 
yon ang pangalang Hebreo nito. Salig sa pagka- 
kahawig ng pangalang Hebreo nito at ng termi- 
nong Hebreo para sa “alkitran” ( “pitch,” KJ, sa Heb., 
ko'pher), iniuugnay ito ng ilan sa isang uri ng 
madagtang punungkahoy. Karaniwang pinapabo- 
ran ng mga iskolar ang sipres, na isang napakati- 
bay na punungkahoy at hindi madaling mabulok. 
--Tingnan ang SIPRES. 


MADAI. Ang ikatlong nakatalang anak ni Ja- 
pet. (Gen 10:2; 1Cr 1:5) Siya ang pinaniniwala- 
ang pinagmulan ng mga Medo. Dahil sa pagkauna- 
wang ito, sa ibang bahagi ng Bibliya, ang Hebreong 
Madhai' ay isinasaling “mga Medo,” o “Media,” gaya 
sa 2 Hari 17:6, 18:11, Esther 1:3, Isaias 13:17, 21:2, 
at iba pang mga teksto. Ang mga Medo ay tinawag 
ding Madaia sa wikang Asiro-Babilonyo (Akkadia- 
no) at Mada sa Matandang Persiano. May panahon 
noong nakalipas na nanirahan sila sa matalam- 
pas na rehiyon ng Iran, anupat namayan pangu- 
nahin na sa pagitan ng Kabundukan ng Elburz 
(sa T ng Dagat Caspian) at ng Kabundukan ng Za- 
gros sa dakong S ng Asirya. Ang makabagong pa- 
ngalang Iran ay halaw sa salitang Ingles na “Ar- 
yan,” isang terminong ginagamit upang tukuyin 
yaong mga kabilang sa Japetikong angkan. 


MADMANA mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “dumi']. 

1. Ang pangalang ito ay lumilitaw sa talaan ng 
mga inapo ni Juda sa pamamagitan ni Caleb. Sina- 
sabing ipinanganak ng babae ni Caleb na si Maaca 
“si Saap na ama ni Madmana.” (1Cr 2:49) Gayun- 
man, itinuturing ng karamihan sa mga iskolar na 
ang terminong “ama” ay ginamit dito upang tu- 
mukoy sa “tagapagtatag” at itinuturing nilang ang 


239 


Madmana sa tekstong ito ay ang bayan na tinatala- 
kay sa Blg. 2, anupat minamalas nila na si Saap ang 
nagtatag o marahil ay ang nagtayong-muli ng ba- 
yang ito pagkatapos itong mabihag. Mapapansin na 
ang mga pangalan ng Kiriat-jearim at Betlehem ay 
lumilitaw sa ganito ring konteksto sa sumunod na 
mga talata.— 1Cr 2:50, 54. 

2. Isang lunsod sa timugang bahagi ng teritoryo 
ng Juda. (Jos 15:21, 31) Bagaman maaaring napana- 
tili sa Umm Deimneh ang sinaunang pangalan nito, 
walang labi sa lugar na iyon ang magpapatunay na 
iyon nga ang lunsod na ito. Pinapaboran ng mga is- 
kolar nitong nakalipas na mga panahon ang Khirbet 
Tatrit, na mga 15 km (9.5 mi) sa HS ng Beer-sheba. 
Ipinahihiwatig ng paghahambing sa Josue 15:31 at 
sa katulad na mga talaan sa Josue 19:5 at 1 Cronica 
4:31 na ito rin ang Bet-marcabot. Ang Bet-marcabot 
(na nangangahulugang “Bahay ng mga Karo") ay 
maaaring pangalawahing pangalan ng Madmana. 
--Tingnan ang BET-MARCABOT. 


MADMEN [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “dumi'"]. Waring isang lugar sa 
Moab na inihulang daranas ng kapahamakan sa pa- 
mamagitan ng tabak. Sa Jeremias 48:2, ang pari- 
ralang Hebreo na gam-madh:men” tiddom'mi ay 
isinaling “Ikaw rin, O Madmen, ay dapat na mana- 
himik.” Maraming iskolar ang naniniwala na ang 
unang m sa madh-men” (“Madmen") ay di-sinasad- 
yang naulit mula sa naunang salita (gam). Kung 
wala ang unang m, ang mga katinig ng Madmen ay 
kapareho niyaong sa Dimon, kaya naman kadala- 
sang ipinapalagay na iisang lugar ang Madmen at 
ang Dimon (posibleng ang Dimna, na mga 10 km 
[6 na mi] sa H ng Karak). Gayunman, maaaring ang 
Madmen ay hindi tumutukoy sa isang aktuwal na 
lokasyon, yamang ipinahihiwatig ng mga salin ng 
Griegong Septuagint, Syriac na Peshitta, at Latin na 
Vulgate na ang sinaunang tekstong Hebreo ay ka- 
babasahan, “Oo, ikaw [Moab] ay lubusang patatahi- 
mikin.’ 

MADMENA [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “dumi”]. Isang lugar na dinaanan ng 
Asiryano sa paghayo nito patungo sa Jerusalem. 
(Isa 10:24, 31, 32) Sa ngayon ay hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon ng Madmena. Ipinapa- 
lagay ng ilan na ito ay ang Shu'fat, na mga 4 na km 
(2.5 mi) sa HHK ng Temple Mount sa Jerusalem. 


MADON [mula sa pandiwang salitang-ugat na 
nangangahulugang “humatol”]. Isang maharlikang 
Canaanitang lunsod na nakipag-alyansa sa Hazor 
laban sa mga Israelita at nang dakong huli ay nata- 
lo. (Jos 11:1-12, 12:19) Karaniwang ipinapalagay na 
ang Madon ay ang Qarn Hattin (Horvat Qarne Hit- 


MAGAGANDANG DAUNGAN 


tim), na mga 8 km (5 mi) sa KHK ng Tiberias. Wa- 
ring napanatili naman sa Khirbet Madin, na mga 
1 km (0.6 mi) sa dakong T, ang sinaunang panga- 
lan na ito. Gayunman, pinag-aalinlanganan ng ilan 
ang pag-uugnay ng Madon sa Khirbet Madin, sa- 
pagkat iyon ay batay lamang sa pagkakahawig ng 
pangalan ng Madin at ng pangalang ito sa Bibliya. 


MAGADAN. Isang lugar na malapit sa Dagat 
ng Galilea na pinuntahan ni Jesus pagkatapos ni- 
yang makahimalang pakainin ang mga 4,000 lala- 
ki. (Mat 15:39, ang mga manuskrito na mas huli ang 
petsa ay kababasahan dito ng “Magdala.”) Ayon sa 
pinakamahuhusay na manuskritong Griego, tinukoy 
ni Marcos (8:10) ang teritoryo ring ito bilang “Dal- 
manuta.”--Tingnan ang DALMANUTA. 

Sa ngayon ay walang nalalamang lugar na tinata- 
wag na Magadan sa rehiyong nakapalibot sa Dagat 
ng Galilea. Gayunman, naniniwala ang ilang iskolar 
na ang Magadan ay ang Magdala rin. Ang pangma- 
las na ito ay sinusuportahan ng bagay na sa Ara- 
maiko, madalas halinhan ng titik na | ang n sa mga 
salitang Hebreo. Kaya ang Magadan ay maaaring 
nabago at naging Magdala. Iminumungkahi ng iba 
na marahil ay lumitaw ang “Magdala” sa mas huling 
mga kopya ng tekstong Griego dahil sa pagsisikap 
na itumbas ang Magadan sa makabagong Majdal. 

Ang Magdala (posibleng ang Magadan) ay itinu- 
turing na makabagong Majdal (Migdal), mga 
6 na km (3.5 mi) sa HHK ng Tiberias sa Dagat ng 
Galilea. Palibhasa'y malapit sa dakong pinagsasalu- 
bungan ng daan na bumabagtas sa kahabaan ng 
Dagat ng Galilea mula sa Tiberias at ng daan na bu- 
mababa mula sa kanluraning mga burol, ang lugar 
na ito ay nasa isang estratehikong posisyon. Ipina- 
hihiwatig ng mga guho ng isang maituturing na 
makabagong tore na natagpuan doon na ang Majdal 
ay dating nakabantay sa timugang pasukan na pa- 
tungo sa Kapatagan ng Genesaret. Ang Majdal at 
ang Magdala (isang anyo ng Hebreong migh-da!') ay 
kapuwa nangangahulugang “Tore.” Ang lugar na ito 
ay madalas na iminumungkahi bilang tahanan ni 
Maria Magdalena. 


MAGAGANDANG DAUNGAN [Maiinam na 
Daungan]. Isang daungang malapit sa lunsod ng La- 
sea na iniuugnay sa look na nasa T na baybayin ng 
Creta at may gayon pa ring pangalan sa makaba- 
gong Griego, Kaloi Limniones. (Gaw 27:7, 8) Ang 
look na ito ay mga 8 km (5 mi) sa S ng Cape Mata- 
la (Akra Lithinon), ang pinakatimugang dako ng 
Creta. 

Noong mga 58 C.E. naglayag ang apostol na si Pa- 
blo, bilang isang bilanggo, mula sa Mira (sa timu- 
gang baybayin ng Asia Minor) na dumaraan sa Ci- 
nido patungong Roma. Ang mas direktang ruta 


MAGAGANDANG DAUNGAN 


mula sa Cinido patungong Roma ay sa dakong H ng 
Creta. Ngunit maliwanag na dahil sa pasalungat ng 
hangin, malamang ay mula sa HK, napilitan ang 
mga marinero na maglakbay nang patimog mula sa 
Cinido patungong Creta at pagkatapos ay maglayag 
na nanganganlong sa T na baybayin ng pulo, anu- 
pat sa wakas ay dumating sa Magagandang Dau- 
ngan nang may kahirapan.---Gaw 27:5-8. 

Nang isaalang-alang nila na lumisan sa Magagan- 
dang Daungan, “mahabang panahon na ang lumi- 
pas,” marahil dahil sa paghihintay roon upang hu- 
mupa ang hangin o dahil sa mabagal at mahirap 
na paglalakbay. Tapos na noon ang pag-aayuno sa 
Araw ng Pagbabayad-Sala (huling bahagi ng Set- 
yembre o maagang bahagi ng Oktubre), kung kaya 
ang paglalayag ay mapanganib.---Gaw 27:9. 

Palibhasa'y madalas siyang napasa mga panganib 
sa dagat at personal nang nakaranas ng hindi kuku- 
langin sa tatlong pagkawasak ng barko (2Co 11:25, 
26), may-katalinuhang inirekomenda ni Pablo na 
magpalipas ng taglamig ang barko sa Magagandang 
Daungan. (Hindi isiniwalat sa ulat kung ang payo 
niya nang pagkakataong iyon ay kinasihan.) Gayun- 
man, ang opisyal ng hukbo, maliwanag na siyang 


Ang Magagandang Daungan, Creta, kung saan 
tumigil ang barko na sinasakyan ni Pablo bilang 
isang bilanggo patungong Roma 


240 


may kontrol sa mga bagay-bagay, ay mas nakinig 
sa payo ng piloto at ng may-ari ng barko. Ang 
Magagandang Daungan ay “di-kumbinyente” para 
doon magpalipas ng taglamig: kaya ipinayo ng ka- 
ramihan na lumisan mula roon, at ang mga marine- 
ro ay lumayag patungo sa Fenix sa mas dako pa 
roon ng baybayin. Ang hanging T na marahang hu- 
mihihip ay mapanlinlang. Hindi nagtagal, ang bar- 
ko ay napanaigan ng maunos na hangin at nang 
bandang huli ay nawasak sa baybayin ng Malta, 
mga 900 km (560 mi) sa dakong K.—Gaw 27:9-15, 
39-41, 28:1. 

May kinalaman sa ulat na ito sa Mga Gawa, si 
James Smith ay sumulat: “Kapansin-pansin kung 
paanong ang bawat karagdagan sa ating kaalaman 
tungkol sa tagpo ng salaysay ay nagpapatibay sa 
pagiging tunay at tumpak nito. Lumilitaw ngayon, 
mula sa obserbasyon ni G. Brown at sa huling mga 
surbey, na ang Magagandang Daungan ay lubhang 
naipagsasanggalang ng mga pulo, na bagaman hin- 
di ito maitutumbas sa Lutro [ipinapalagay na ang 
Fenix], malamang na isa itong napakainam na dau- 
ngang pantaglamig, at kung isasaalang-alang ang 
pagiging pabugsu-bugso, ang pagiging malimit, at 
ang pagiging mapaminsala ng malalakas na ha- 
nging hilagaan, at ang katiyakan na, kapag duma- 
ting ang gayong malakas na hangin sa daanang 
mula sa Magagandang Daungan patungong Lutro, 


241 


ay malamang na maipadpad sa laot ang barko, ang 
katalinuhan ng payo na ibinigay ng amo at may-ari 
ay lubhang kuwestiyunable, at na ang payong ibini- 
gay ni San Pablo ay malamang na suportado ma- 
ging ng mga prinsipyo sa paglalayag.”--The Voy- 
age and Shipwreck of St. Paul, London, 1866, p. 85, 
tlb. 


MAGANDANG PINTUANG-DAAN. Ting- 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


MAGBIS. Ang pangalan ng isang tao o isang 
lugar. Kabilang sa mga bumalik mula sa pagkatapon 
sa Babilonya ang 156 na “mga anak ng Magbis.” (Ezr 
2:1, 30) Ipinapalagay ng ilan na ang Magbis ay ang 
Khirbet el-Makhbiyeh, na mga 5 km (3 mi) sa TK ng 
Adulam. 


MAGDALENA, MARIA. Tingnan ang MA- 
RIA Blg. 3. 


MAGDIEL [Mga Piling Bagay ng Diyos]. Isang 
inapo ni Esau, at isa sa mga shik ng Edom. (Gen 
36:40-43, 1Cr 1:51, 54) Ang Magdiel ay maaaring 
pangalan din ng isang lugar at isang tribo.---Ting- 
nan ang TIMNA Blg. 3. 


MAGNANAKAW. [Isa na tahasang kumuku- 
ha ng pag-aari ng iba nang walang pahintulot, 
partikular na, isa na nandaraya at nanlilinlang 
o nagnanakaw nang palihim. Parehung-pareho ang 
mga pamamaraan ng mga magnanakaw noon at 
ngayon. Kadalasang sa gabi sila nagnanakaw (Job 
24:14: Jer 49:9: Mat 24:43: Luc 12:39, Ju 10:10, 1Te 
5:2-5, 2Pe 3:10: Apo 3:3: 16:15), at ang karaniwang 
pinapasukan nila ay ang bintana. (Joe 2:9) Sa kabi- 
lang dako naman, ang mga tulisan at ibang mga 
magnanakaw ay nag-aabang at dumadaluhong sa 
kanilang mga biktima sa mga liblib na lugar, kung 
saan halos imposibleng makahingi ng tulong. Kada- 
lasan ay gumagamit sila ng karahasan o pinagba- 
bantaan nila at isinasapanganib ang buhay ng mga 
pinagnanakawan nila.--Huk 9:25, Luc 10:30, 36, 
2Co 11:26. 

Ang mga termino sa orihinal na wika na isinaling 
“magnakaw” at “magnanakaw” ay maaari ring tu- 
mukoy sa pagkakait sa isang tao ng bagay na nara- 
rapat na mapasakaniya, o sa pagkuha ng mga bagay 
mula sa iba sa pamamagitan ng mapandayang mga 
paraan o sa pamamagitan ng paggamit, para sa sa- 
riling kapakinabangan, ng isang bagay na obligado 
ang isa na ibigay sa iba. Dahil hindi nagbabayad ng 
mga ikapu ang mga Judio bilang pagsuporta sa tu- 
nay na pagsamba sa templo, ‘ninanakawan nila ang 
Diyos' noong panahon ni Malakias. (Mal 3:8, 9) Bina- 
banggit sa Kawikaan 28:24 ang tungkol sa isang tao 
na nagnanakaw sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, 


MAGNANAKAW 


anupat maliwanag na nangangahulugang sa paanu- 
man ay ipinagkakait niya sa kaniyang mga magu- 
lang yaong nararapat na mapasakanila. Hinatulan 
ni Jesu-Kristo ang mga tagapagpalit ng salapi dahil 
ang templo ay ginawa nilang isang “yungib ng mga 
magnanakaw.” Ipinahihiwatig nito na napakataas 
ng singil nila para sa kanilang mga serbisyo.---Mat 
21:12, 13. 

Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Corin- 
to, sumulat ang apostol na si Pablo: “Ang ibang mga 
kongregasyon ay ninakawan ko sa pamamagitan ng 
pagtanggap ng mga paglalaan upang makapagling- 
kod sa inyo.” (2Co 11:8) Wala namang pandaraya sa 
pagtanggap ni Pablo ng mga paglalaan mula sa iba. 
Ngunit maliwanag na nagsalita siya na para bang 
ninakawan niya ang mga kongregasyong iyon sa 
diwa na ginamit niya yaong tinanggap niya mula sa 
kanila upang tustusan ang kaniyang mga panga- 
ngailangan habang nagpapagal, hindi para sa kani- 
la, kundi alang-alang sa mga taga-Corinto. 

Sa ilang kaso, ang pagnanakaw ay maaaring tu- 
mukoy sa makatuwirang pagkuha ng bagay na may 
karapatan ang isang tao na kunin, anupat ang idini- 
riin ay ang palihim na paraan ng pagsasagawa nito. 
Halimbawa, “ninakaw ng mga Israelita ang bangkay 
ni Saul mula sa liwasan ng Bet-san.---2Sa 21:12. 

Hinahatulan ng Diyos. Gayunman, karami- 
han sa mga pagtukoy ng Bibliya sa pagnanakaw ay 
may kinalaman sa di-matuwid na pagkuha ng ari- 
arian ng iba. Tuwirang binabanggit ng kautusan ni 
Jehova sa Israel: “Huwag kang magnanakaw.” (Exo 
20:15: Lev 19:11, 13, Deu 5:19: Mat 19:18) Kaila- 
ngang magbayad ang magnanakaw nang maka- 
lawa, makaapat, o hanggang makalimang ulit pa 
nga, depende sa binalangkas ng Kautusan. Kung 
wala siyang kakayahang gawin iyon, ipagbibili siya 
sa pagkaalipin, anupat maliwanag na muli niyang 
makakamit ang kaniyang kalayaan kapag lubos na 
siyang nakabayad. (Exo 22:1-12) Bukod pa sa pag- 
babayad, ang napahiyang magnanakaw (Jer 2:26) 
ay magdadala ng handog ukol sa pagkakasala at hi- 
hilingan niya ang saserdote na magbayad-sala para 
sa kaniyang mga kasalanan.---Lev 6:2-7. 

Nang bandang huli, ipinagwalang-bahala ng ban- 
sang Israel ang mga kautusang ito, at bilang resul- 
ta, ipinahintulot ni Jehova na salutin sila ng mga 
magnanakaw mula sa loob at labas ng bansa. (Deu 
28:29, 31, Eze 7:22) Naging pangkaraniwan ang ma- 
pandayang mga gawain, lalo na ang paniniil sa mga 
taong dukha at nagdarahop.---Isa 1:23, 3:14: Jer 7:9- 
11; 21:12, 22:3, Eze 22:29, Mik 2:2. 

Bagaman ang magnanakaw na nagnakaw dahil sa 
gutom ay maaaring hindi kasinsama ng isa na nag- 
nakaw dahil sa kasakiman at masamang puso, gaya 
nina Acan at Hudas Iscariote (Jos 7:11, 20, 21, Kaw 


MAGOG 


6:30, Mat 15:19: Ju 12:4-6), hindi dapat magkasala 
ng pagnanakaw yaong mga nais magkamit ng pag- 
sang-ayon ng Diyos. (Isa 61:8, Ro 2:21) Kahit wala 
sa ilalim ng Kautusang Mosaiko ang mga Kristiyano, 
inuutusan naman sila na ibigin ang kanilang kapu- 
wa. “Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama 
sa kaniyang kapuwa”: kaya naman ang pagnanakaw 
ay hindi para sa mga Kristiyano. (Ro 13:9, 10; Mat 
22:39: San 2:8) Kung nais ng isang magnanakaw na 
mamuhay sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian ng 
Diyos, dapat niyang pagsisihan ang dati niyang lan- 
dasin ng paggawi at dapat siyang matutong mag- 
trabaho nang masikap para sa kaniyang ikabubu- 
hay. (1Co 6:10: Efe 4:28, 1Pe 4:15) At ang dating 
magnanakaw na tunay na nagsisisi ay makaaasang 
patatawarin siya ni Jehova.---Eze 33:14-16. 

Isang idyomang Hebreo na literal na nanganga- 
hulugang “nakawin ang puso” ang may diwang 
“paglalangan.”--Gen 31:20, 26, tlb sa Rbi8, iham- 
bing ang 2Sa 15:6. 


MAGOG. 

1. Isang anak ni Japet at apo ni Noe. Ang panga- 
lan niya ay lumilitaw na kabilang sa mga ulo ng pa- 
milya na mula sa kanila ay nangalat sa lupa ang 
unang mga liping pambansa pagkaraan ng Baha. 
--Gen 10:1, 2, 5; 1Cr 1:5. 

2. Isang pangalan na lumilitaw sa hula ni Eze- 
kiel may kinalaman sa tulad-bagyong pagsalakay ni 
“Gog ng lupain ng Magog” laban sa muling-tinipong 
bayan ni Jehova. Lumilitaw na ginamit ito ng prope- 
ta upang tumukoy sa isang lupain o rehiyon sa “pi- 
nakamalalayong bahagi sa hilaga,” na dito magmu- 
mula ang hukbo ni Gog, anupat ang kaniyang mga 
hukbong mandarambong ay inilarawan bilang “na- 
kasakay sa mga kabayo, isang malaking kongre- 
gasyon, isa ngang malaking hukbong militar” na 
gumagamit ng tabak at busog.--Eze 38:2-4, 8, 9, 
18-16, 39:1-3, 6. 

Mula pa noong panahon ng Judiong istoryador 
na si Josephus, iminumungkahi na “ang lupain 
ng Magog” ay kaugnay ng mga tribong Scita na 
nasa HS Europa at Gitnang Asia. (Jewish Antiqui- 
ties, I, 123 [vi, 1]) Ang mga Scita ay inilalarawan ng 
mga klasikal na manunulat noong mga panahong 
Griego at Romano bilang mga barbarong taga-hila- 
ga, ganid at paladigma, nasasangkapan ng mala- 
laking hukbo ng mangangabayo, lubusang nasa- 
sandatahan, at dalubhasa sa paggamit ng busog. 
Bagaman noong una ay maaaring hinalaw ang pa- 
ngalang Scita kay “Askenaz,” isa pang inapo ni Japet 
(Gen 10:2, 3), binabanggit ng 1959 na edisyon ng 
Encyclopeedia Britannica (Tomo 20, p. 235) na “sa 
lahat ng klasikal na panitikan, ang Scitia ay karani- 
wang tumutukoy sa lahat ng rehiyon sa dakong hi- 
laga at hilagang-silangan ng dagat na Itim, at ang 


242 


Scita (Skuthes) naman ay tumutukoy sa sinumang 
barbaro na nanggaling sa mga bahaging iyon.” Ipi- 
nakikita rin ng iba pang mga reperensiyang akda na 
ang terminong “Scita” ay ibinabagay sa paggamit 
upang sumaklaw sa lahat ng mga tribong pagala- 
gala sa H ng Caucasus (ang rehiyon sa pagitan ng 
Dagat na Itim at ng Dagat Caspian), anupat katulad 
ito ng makabagong paggamit sa terminong “Tartar.” 
Kaya ang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of 
Religious Knowledge ay nagkokomento: “Sa sinau- 
nang mga tao, ang pangalang ‘mga Scita” ay isang 
malawak na katawagan, at gayundin ang Hebreong 
Magog. "“--Inedit ni S. Jackson, 1956, Tomo V, p. 14. 

Makalarawang Paggamit. Dahil iniwang ma- 
labo sa atin ng Bibliya (gayundin ng sekular na ka- 
saysayan) ang tiyak na lokasyon ng “lupain ng Ma- 
gog,” pati na ang pagtukoy ng propeta sa “huling 
bahagi ng mga taon” (Eze 38:8), at dahil walang na- 
lalamang gayong pagsalakay na naganap nang lite- 
ral sa Israel, maaaring malasin na ang hula may ki- 
nalaman kay Magog ay may kaugnayan sa isang 
panahon sa hinaharap sa ‘panahon ng kawakasan" 
sa Bibliya. Dahil dito, ang nakikita roon ng mara- 
ming komentarista ay isang hula ng pangwakas na 
pagsalakay ng mga kapangyarihang pandaigdig sa 
Kaharian ng Diyos, at nakikita nila na ang lupain ng 
Magog ay kumakatawan sa “sanlibutan na napopoot 
sa bayan at sa kaharian ng Diyos.”---Funk and Wag- 
nalls New Standard Bible Dictionary, 1936, p. 307. 

Sa gayon, maliwanag na ang lupain ng Magog ay 
may makasagisag na kahulugan. Yamang ang ter- 
minong “Scita,” na kadalasang iniuugnay sa Magog, 
ay ginamit na singkahulugan ng bagay na malupit, 
ganid, at paladigma, lohikal lang na nagpapahiwatig 
ito ng pagiging laban sa bayan ng Diyos. Magiging 
ganiyan ang mga bansa ng sanlibutan kapag sini- 
mulan na nila ang huling pag-atake sa tunay na 
pagsamba sa Diyos sa lupa dahil sa panunulsol ng 
pangunahing mananalansang ng Diyos, si Satanas 
na Diyablo.---Tingnan ang Gog Blg. 2. 

3. Isang terminong ginamit sa Apocalipsis 20:8 
may kaugnayan sa mga pangyayaring magaga- 
nap sa pagtatapos ng Sanlibong Taong Paghahari ni 
Jesu-Kristo at kasunod ng pagpapakawala kay Sata- 
nas mula sa kalaliman. Sa halip na tumukoy sa 
isang partikular na lupain o lokasyon, ang “Gog at 
Magog” dito ay ginamit upang ilarawan yaong mga 
nasa lupa na nagpapadala sa impluwensiya ng pina- 
kawalang Kalaban at naghihimagsik laban sa pama- 
mahala ng Diyos na ipinahahayag sa pamamagitan 
ng “mga banal at ng lunsod na minamahal.'”---Apo 
20:3, 7-10. 


MAGPAPALAYOK.. Ang manggagawa ng lu- 
wad na mga palayok, pinggan, at iba pang mga si- 
sidlan. Ang salitang Hebreo para sa magpapalayok 


243 


(yoh-tser') ay literal na nangangahulugang “taga- 
pag-anyo" o “isa na bumubuo" (Jer 18:4, tlb sa Rbi8), 
samantalang ang terminong Griego (ke:ra:meus') ay 
nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “haluin,” anupat marahil ay tumutukoy sa pa- 
ngangailangang haluan ng tubig ang putik o luwad 
upang maihanda ito para gamitin. Mula pa noong si- 
naunang mga panahon, hinuhubog na ng mga mag- 
papalayok ang luwad upang gawing mga sisidlan at 
niluluto nila ang mga ito sa hurnuhan, sa gayo'y na- 
kalilikha sila ng matitigas na kagamitang hindi lu- 
malambot kahit mabasa. Maaaring mag-isang gu- 
mawa ang magpapalayok, ngunit kung minsan ay 
mayroon siyang mga katulong, kalimita'y mga ap- 
rentis. Sa mga Hebreo, waring may panahon noon 
na nagkaroon ng isang grupo ng mga magpapalayok 
na naglilingkod sa hari.--- 1Cr 4:21-23. 

Ganito ang panimulang mga hakbang sa karani- 
wang paraan ng paggawa ng mga kagamitang lu- 
wad: hinuhugasan muna ang luwad at inaalisan ito 
ng dumi, inilalagay ito sa isang hantad na dako, at 
niyuyurakan ng paa ang mamasa-masang luwad 
upang lumagkit ito at maging madaling hubugin. 
(Isa 41:25) Pagkatapos, ang luwad ay nilalamas ng 
kamay at inilalagay sa ibabaw ng gulong ng mag- 
papalayok. 

Ang sinaunang gulong ng magpapalayok ay kara- 
niwan nang gawa sa bato (bagaman kung minsan ay 
kahoy) at pangunahin na, ito'y lapad at bilog anupat 
may patayong ehe sa gitna at pinaiikot nang pahiga. 
Dahil mabigat ang gilid nito, matatag at tuluy-tuloy 
na umiikot ang gulong habang pinaiikot ito ng ka- 
may. Nang maglaon, noong idagdag ang isang mas 
malaki at mas mabigat na gulong na pang-ibaba (sa 
mismong tagdan ng gulong na pang-ibabaw at umi- 
ikot din nang pahiga), naging posibleng paikutin ng 
nakaupong magpapalayok ang mga gulong sa pama- 
magitan ng kaniyang paa. 

Matapos “ihagis” o ilagay sa ibabaw ng gulong ang 
walang-hugis na luwad, ginagamit ng magpapala- 
yok ang kaniyang mga kamay sa paghubog ng isang 
sisidlan habang umiikot ang gulong. (Jer 18:3, 4) 
Pagkatapos, ang sisidlan ay maaaring ibilad suman- 
dali at muling ilagay sa ibabaw ng gulong, kung 
saan maaari itong gamitan ng magpapalayok ng 
maliliit na bato, mga kabibi o iba pang kasangkapan 
upang pakinisin at pakintabin ito at lagyan ng di- 
senyo sa ibabaw. Nagkakaiba-iba ang mga pama- 
maraan, ngunit maaari niya itong lagyan, halim- 
bawa, ng disenyo ng lubid, sa pamamagitan ng 
paglalapat dito ng pinilipit na panali habang mama- 
sa-masa pa ito. Kadalasan, ang mga sisidlan ay pi- 
nipintahan ng dekorasyon. Ang iba naman ay nila- 
lagyan ng pampakintab (Kaw 26:23) at pagkatapos 
ay niluluto sa isang kalapit na hurnuhan ng mga ka- 


MAGPAPALAYOK 


gamitang luwad. O kaya naman, maaari itong lag- 
yan ng may-kulay na “slip” (ang tawag sa luwad ng 
magpapalayok na alanganing likido o solido) bilang 
dekorasyon, at pagkatapos ay muling iluluto sa hur- 
nuhan ang kagamitang iyon. 

Ang magpapalayok ay gumagawa ng iba't ibang 
kagamitan, mula sa malalaking banga (Pan 4:2) 
hanggang sa mga lampara, mga pugon, at mga la- 
ruang gaya ng mga manika at mga pigura ng mga 
hayop. Kabilang din sa kaniyang mga produkto ang 
mga mangkok, kopa, prasko, at iba pang mga sisid- 
lan. (Lev 15:12, 2Sa 17:28; Jer 19:1; Luc 22:10) Naka- 
lilikha rin siya ng mga palayok at ilang ihawan. 
Kung minsan, ang mga kagamitang luwad ay tina- 
tatakan upang ipakita kung saang lugar ginawa ang 
mga ito. Kalimitan, itinatatak ng magpapalayok ang 
kaniyang sariling “trademark” sa hawakan ng isang 
palayok. 

Kung minsan, gumagamit ang magpapalayok ng 
bukas na molde kung saan inilalapat ang luwad 
upang mahulma rito ang mga detalye niyaon. Nang 
maglaon, ito na ang paraan na kadalasang ginaga- 
mit sa paggawa ng mga lampara, anupat pinagdu- 
rugtong ang dalawang bahagi kapag ang luwad ay 
halos kasintigas na ng katad. Paminsan-minsan, 
may mga bagay na hinuhubog sa pamamagitan la- 
mang ng mga kamay at hindi na ginagamitan ng 
gulong. Ngunit kadalasan, gumagamit ng gulong 
ang magpapalayok. 

Madalas makatuklas ng basag na mga piraso ng 
mga kagamitang luwad sa mga lugar na pinaghuhu- 
kayan ng mga arkeologo, at kung minsan ay pagka- 
rami-rami ng mga ito. (Tingnan ang PALAYOK, BASAG 
NA.) Ang sari-saring uri ng kagamitang luwad na 
natatagpuan ay itinuturing ng mga arkeologo bi- 
lang mga pantulong sa pagkilala sa iba't ibang kul- 
tura at gayundin sa pagtaya ng yugto ng paninira- 
han batay sa iba't ibang suson ng lupa sa mga lugar 
na iyon. Sinisikap din nilang tayahin ang dami ng 
populasyon ng isang partikular na lugar noong sina- 
unang mga panahon batay sa dami ng mga bibinga 
na natutuklasan doon. 

Sa makasagisag na paraan, ang awtoridad ng 
magpapalayok sa luwad ay ginagamit upang ipaki- 
ta ang kataas-taasang kapangyarihan ni Jehova sa 
mga indibiduwal at sa mga bansa. (Isa 29:15, 16; 
64:8) Sa paningin ng Diyos, ang sambahayan ng Is- 
rael ay “gaya ng luwad sa kamay ng magpapala- 
yok,” anupat Siya ang Dakilang Magpapalayok. (Jer 
18:1-10) Ang tao ay wala sa posisyong lumaban sa 
Diyos, kung paanong hindi maaaring hamunin ng 
luwad ang isa na humuhubog dito. (Isa 45:9) Kung 
paanong ang isang sisidlang luwad ay maaaring ba- 
sagin at pagdurug-durugin, sa katulad na paraan, 
kayang magpasapit ni Jehova ng mapangwasak na 


MAGPIAS 


kapahamakan sa isang bayan bilang kaparusahan sa 
paggawa nila ng masama.---Jer 19:1-11. 

Hinggil sa paggamit ng Mesiyanikong Hari ng bi- 
gay-Diyos na awtoridad laban sa mga bansa, ganito 
ang inihula: “Babaliin mo sila sa pamamagitan ng 
isang setrong bakal, dudurugin mo silang gaya ng 
sisidlan ng magpapalayok. ”---Aw 2:9; ihambing ang 
Dan 2:44: Apo 2:26, 27: 12:5. 

Mula sa iisang limpak ng luwad, ang magpapala- 
yok ay makagagawa ng isang sisidlan para sa ma- 
rangal na gamit at ng isa naman para sa walang- 
dangal, pangkaraniwan, o ordinaryong gamit. Sa 
katulad na paraan, si Jehova ay may awtoridad na 
humubog ng mga indibiduwal ayon sa kaniyang ki- 
nalulugdan at nagparaya siya sa mga balakyot, 
“mga sisidlan ng poot na ginawang karapat-dapat sa 
pagkapuksa,” ngunit ito'y naging sa kapakinaba- 
ngan ng “mga sisidlan ng awa,” mga taong bumu- 
buo sa espirituwal na Israel.---Ro 9:14-26. 


MAGPIAS. Isa sa mga ulo ng bayan na ang 
inapo, kung hindi man siya mismo, ay nagpatotoo 
sa pamamagitan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang 
kaayusan” noong mga araw ni Nehemias.---Ne 9:38, 
10:1, 14, 20. 


MAGTITINAPAY. Tingnan ang PAGLULUTO NG 
TINAPAY, MAGTITINAPAY. 


MAHABANG DAMIT. Tingnan ang DaAm"r. 


MAHABANG PAGTITIIS. Matiyagang pag- 
babata sa kamalian o sa pagpukaw ng galit, la- 
kip ang pagtangging isuko ang pag-asang bubuti 
ang nasirang kaugnayan. Samakatuwid, ang maha- 
bang pagtitiis ay may layunin, anupat partikular na 
nakatuon sa kapakanan ng isa na sanhi ng di- 
kaayaayang situwasyon. Gayunman, hindi ito na- 
ngangahulugan ng pagkunsinti sa kamalian. Kapag 
natupad na ng mahabang pagtitiis ang layunin nito, 
o kapag wala nang dahilan upang patuloy na bata- 
hin ang situwasyon, nagwawakas ang mahabang 
pagtitiis. Maaari itong magwakas sa ikabubuti niya- 
ong mga pumukaw ng galit o sa isang pagkilos la- 
ban sa mga gumawa ng kamalian. Anuman ang 
mangyari, ang espiritu ng isa na nagpapakita ng 
mahabang pagtitiis ay hindi napipinsala. 

Ang literal na kahulugan ng pananalitang Hebreo 
na isinalin bilang “mabagal sa pagkagalit” (“may 
mahabang pagtitiis” sa ilang salin) ay “haba ng mga 
butas ng ilong [kung saan sumisingasing ang galit].” 
(Exo 34:6, Bil 14:18, tingnan ang GALIT.) Ang sali- 
tang Griego naman na makrothy:mi'a (mahabang 
pagtitiis) ay literal na nangangahulugang “kahaba- 
an ng espiritu.” (Ro 2:4, Int) Ang mga pananalitang 
Hebreo at Griego ay kapuwa tumutukoy sa pagtitiis, 


244 


pagtitimpi, kabagalan sa pagkagalit. Sa pananali- 
tang Tagalog na “mahabang pagtitiis,” ang salitang 
“pagtitiis” ay may diwa ng “pagbabata, pagpapahin- 
tulot, pagpaparaya, pagpipigil, o pagpapaliban.” Hi- 
git pa ang kahulugan ng “mahabang pagtitiis” kay- 
sa basta pagbabata ng kirot o kabagabagan. Hindi 
ito nangangahulugan ng basta “pagtitiis nang ma- 
habang panahon” kundi kasangkot dito ang kusang 
pagpipigil. 

Isinisiwalat ng Kasulatan kung ano ang pangma- 
las ng Diyos sa mahabang pagtitiis at itinatawag- 
pansin nito ang kamangmangan at masasamang 
resulta ng hindi pagpapanatili ng “kahabaan ng es- 
piritu.” Ang taong may mahabang pagtitiis ay wa- 
ring mahina, ngunit ang totoo ay gumagamit siya 
ng kaunawaan. “Siyang mabagal sa pagkagalit ay 
sagana sa kaunawaan, ngunit ang walang pagtitim- 
pi ay nagtatanyag ng kamangmangan.” (Kaw 14:29) 
Mas mabuti ang mahabang pagtitiis kaysa sa pisikal 
na kalakasan, at mas malaki ang magagawa nito. 
“Siyang mabagal sa pagkagalit ay mas mabuti kay- 
sa sa makapangyarihang lalaki, at siyang sumusupil 
sa kaniyang espiritu kaysa sa bumibihag ng lun- 
sod.”- Kaw 16:32. 

Ang taong hindi “mahaba ang espiritu,’ at sumisi- 
lakbo nang walang pagpipigil, ay madaling mapasu- 
kan ng lahat ng uri ng di-wastong kaisipan at ma- 
kagawa ng maling pagkilos, sapagkat: “Gaya ng 
lunsod na nilusob, na walang pader, ang taong hin- 
di nagpipigil ng kaniyang espiritu.” (Kaw 25:28) 
“Inilalabas ng hangal ang kaniyang buong espiritu, 
ngunit siyang marunong ay nagpapanatili nitong 
mahinahon hanggang sa huli.” (Kaw 29:11) Dahil 
dito, ang taong marunong ay nagpayo na huwag 
maging “maikli ang espiritu ng isa: “Huwag kang 
magmadaling maghinanakit sa iyong espiritu, sa- 
pagkat hinanakit ang nagpapahinga sa dibdib ng 
mga hangal.”---Ec 7:9. 

Ang Mahabang Pagtitiis ni Jehova. Nang 
paakyatin ni Jehova si Moises sa Bundok Horeb at 
ipakita niya rito ang ilang bahagi ng kaniyang kalu- 
walhatian, ipinahayag niya sa harap ni Moises: “Si 
Jehova, si Jehova, isang Diyos na maawain at ma- 
gandang-loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa 
maibiging-kabaitan at katotohanan, nag-iingat ng 
maibiging-kabaitan sa libu-libo, nagpapaumanhin 
sa kamalian at pagsalansang at kasalanan, ngunit sa 
anumang paraan ay wala siyang pinaliligtas sa ka- 
parusahan.” (Exo 34:5-7) Ang katotohanang ito na 
mabagal si Jehova sa pagkagalit ay inulit nina Moi- 
ses, David, Nahum, at ng iba pa.---Bil 14:18, Ne 9:17, 
Aw 86:15: 103:8; Joe 2:13, Jon 4:2, Na 1:3. 

Bagaman ang mahabang pagtitiis ay isang kata- 
ngian ni Jehova, palagi itong ipinakikita kasuwato 
ng kaniyang pangunahing mga katangian na pag- 


245 


ibig, katarungan, karunungan, at kapangyarihan. 
(1Ju 4:8; Deu 32:4, Kaw 2:6: Aw 62:11: Isa 40:26, 29) 
Dapat iukol ang katarungan, una sa lahat, sa sariling 
pangalan ng Diyos. Ang pangalang iyon ay dapat 
itanyag nang higit sa lahat ng iba pang pangalan sa 
sansinukob, at mahalaga ito para sa ikabubuti ng la- 
hat ng kaniyang nilalang. Ang pagpapadakila sa pa- 
ngalan niya ang isa sa mga pangunahing dahilan 
kung bakit siya nagpapakita ng mahabang pagtitiis, 
gaya nga ng ipinaliwanag ng apostol na si Pablo: 
“Ngayon, kung ang Diyos, bagaman niloloob na ipa- 
kita ang kaniyang poot at ihayag ang kaniyang 
kapangyarihan, ay nagparaya taglay ang labis na 
mahabang pagtitiis sa mga sisidlan ng poot na gina- 
wang karapat-dapat sa pagkapuksa, upang maiha- 
yag niya ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian 
sa mga sisidlan ng awa, na patiuna niyang inihanda 
ukol sa kaluwalhatian, samakatuwid nga ay tayo, na 
tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio kun- 
di mula rin sa mga bansa, ano ngayon?” (Ro 9:22- 
24) Habang nagpapakita ng mahabang pagtitiis ang 
Diyos, siya ay kumukuha ng isang bayan ukol sa ka- 
niyang pangalan. At pinadadakila niya ang kaniyang 
sarili sa buong lupa sa pamamagitan nila.---Gaw 
15:14: 1Co 3:9, 16, 17: 2Co 6:16. 

Noon pa mang pasimula ng kasaysayan ng tao 
ay ipinakita na ng Diyos ang kaniyang mahabang 
pagtitiis. Ang paghihimagsik ng unang mag-asawa 
ay humantong sa paglabag sa kaniyang kautusan. 
Ngunit sa halip na patayin sila kaagad, na makata- 
rungan naman sanang gawin ng Diyos, nagpamalas 
siya ng mahabang pagtitiis udyok ng pag-ibig. Ito 
ay para sa kanilang di-pa-naisisilang na mga sup- 
ling, na sa mga ito'y nangangahulugan ng buhay 
ang gayong mahabang pagtitiis (ang kaniyang pag- 
titiis ay nangangahulugan ng kaligtasan para sa 
marami [2Pe 3:15]). Higit na mahalaga, nasa isip din 
ng Diyos ang pagpapadakila sa kaniyang kaluwalha- 
tian sa pamamagitan ng Binhing ipinangako. (Gen 
3:15, Ju 3:16, Gal 3:16) At hindi lamang noong pa- 
nahong iyon nagpakita ang Diyos ng mahabang 
pagtitiis kundi alam din niyang kakailanganin ni- 
yang pagtiisan ang di-sakdal na sangkatauhan sa 
loob ng ilang libong taon ng kasaysayan, anupat 
ipagpapaliban niya ang pagpaparusa sa isang sanli- 
butang nakikipag-alit sa kaniya. (San 4:4) Hindi na- 
unawaan ng ilan, at inabuso pa nga nila, ang maha- 
bang pagtitiis ng Diyos sa kanila, anupat sumala sila 
sa layunin nito dahil itinuring nila ito na kabagalan 
sa halip na maibiging pagtitiis.---Ro 2:4; 2Pe 3:9. 

Higit kailanman, nakita ang mahabang pagtitiis 
ng Diyos sa kaniyang mga pakikitungo sa sinaunang 
bansang Israel. (Ro 10:21) Muli't muli niya silang ti- 
natanggap pagkatapos silang humiwalay, maparu- 
sahan, at magsisi. Pinatay nila ang kaniyang mga 
propeta at nang dakong huli ay ang sarili niyang 


MAHABANG PAGTITIIS 


Anak. Sinalansang nila ang pangangaral ni Jesus at 
ng kaniyang mga apostol tungkol sa mabuting bali- 
ta. Ngunit hindi naman nasayang ang mahabang 
pagtitiis ng Diyos. May isang nalabi na naging tapat. 
(Isa 6:8-13, Ro 9:27-29: 11:5) Ginamit niya ang ilan 
sa gayong mga taong tapat upang sumulat ng kani- 
yang Salita sa ilalim ng pagkasi. (Ro 3:1, 2) Ipinaki- 
ta ng Kautusang ibinigay niya na ang buong sang- 
katauhan ay makasalanan at nangangailangan ng 
isang manunubos, at itinawag-pansin nito ang Isa 
na magbibigay ng kaniyang buhay bilang pantubos 
na halaga at dadakilain sa mataas na posisyon bi- 
lang Hari. (Gal 3:19, 24) Naglaan ang Kasulatan ng 
mga parisan ng Kahariang iyon at ng pagkasaserdo- 
te ni Kristo (Col 2:16, 17; Heb 10:1), at nagbigay ito 
ng mga halimbawa na maaaring nating tularan 
o iwasan. (1Co 10:11: Heb 6:12: San 5:10) Mahalaga 
sa sangkatauhan ang lahat ng bagay na ito ukol sa 
pagtatamo ng buhay na walang hanggan.---Ro 15:4, 
2Ti 3:16, 17. 

Hindi panghabang-panahon ang mahabang 
pagtitiis ni Jehova. Sa kabilang dako, nagpapa- 
kita ng mahabang pagtitiis ang Diyos tangi lamang 
kung kasuwato ito ng katarungan, katuwiran, at ka- 
runungan. Yamang ang mahabang pagtitiis ay ipi- 
namamalas kapag may masama o nakagagalit na 
situwasyon, ipinakikita nito na layunin niyaon na 
bigyan ng pagkakataon yaong mga kasangkot sa 
masamang situwasyon na magbago o magpakabu- 
ti. Kapag sumapit ang mga bagay-bagay sa punto 
na doo'y nakikitang wala na silang pag-asang mag- 
bago, malalabag ang katarungan at katuwiran kung 
magpapatuloy ang mahabang pagtitiis. Sa gayon, 
kikilos ang Diyos ayon sa karunungan upang alisin 
ang masamang situwasyon. Dito nagwawakas ang 
kaniyang pagtitiis. 

Ang isang halimbawa ng gayong pagtitimpi ng 
Diyos at ng pagwawakas nito ay ang pakikitungo ng 
Diyos sa mga tao bago ang Baha. Isang napakasa- 
mang kalagayan ang umiiral noon, at sinabi ng 
Diyos: “Ang aking espiritu ay hindi kikilos sa tao 
nang habang panahon sapagkat siya ay laman din. 
Kaya ang kaniyang mga araw ay aabot ng isang 
daan at dalawampung taon.” (Gen 6:3) Nang magla- 
on, may kinalaman sa pag-abuso ng Israel sa maha- 
bang pagtitiis ni Jehova, sinabi ni Isaias: “Ngunit sila 
ay naghimagsik at pinagdamdam ang kaniyang ba- 
nal na espiritu. Siya ngayon ay naging kaaway nila, 
siya ay nakipagdigma laban sa kanila.”--Isa 63:10, 
ihambing ang Gaw 7:51. 

Dahil dito, pinamamanhikan ang mga Kristiyano 
na huwag “tanggapin ang di-sana-nararapat na ka- 
baitan ng Diyos at sumala sa layunin nito.” (2Co 
6:1) Pinapayuhan sila: “Huwag ninyong pighatiin 
[palungkutin] ang banal na espiritu ng Diyos.” (Efe 


MAHALALEEL 


4:30, Int) Gayundin, “Huwag ninyong patayin ang 
apoy ng espiritu.” (1Te 5:19) Kung gagawin nila 
ito, baka umabot sila sa punto ng pagkakasala at 
pamumusong laban sa espiritu ng Diyos, anupat 
sa diwa ay nilalapastangan iyon. Isa itong kaso 
na doo'y walang pagsisisi o kapatawaran, kundi 
pagkapuksa lamang.--Mat 12:31, 32, Heb 6:4-6, 
10:26-31. 

Si Jesu-Kristo. Si Jesu-Kristo ay naging halim- 
bawa ng mahabang pagtitiis sa gitna ng mga tao. 
Tungkol sa kaniya, ang propetang si Isaias ay sumu- 
lat: “Siya ay ginipit, at hinayaan niyang pighatiin 
siya, gayunma'y hindi niya ibinubuka ang kaniyang 
bibig. Siya ay dinalang tulad ng isang tupa patungo 
sa patayan, at tulad ng isang tupang babae na sa 
harap ng kaniyang mga manggugupit ay napipi, 
hindi rin niya ibinubuka ang kaniyang bibig.” (Isa 
53:7) Tiniis niya ang mga kahinaan ng kaniyang 
mga apostol at ang mga pang-iinsulto at kawalang- 
galang sa kaniya ng galit at mababangis na kaaway. 
Gayunma'y hindi siya gumanti, sa salita man o sa 
gawa. (Ro 15:3) Nang magpadalus-dalos ang apostol 
na si Pedro at tagpasin ang tainga ni Malco, sinaway 
siya ni Jesus sa ganitong mga salita: “Ibalik mo ang 
iyong tabak sa kinalalagyan nito, . . . iniisip mo ba 
na hindi ako makahihiling sa aking Ama na paglaa- 
nan ako sa sandaling ito ng mahigit sa labindala- 
wang hukbo ng mga anghel? Kung magkagayon, 
paano matutupad ang Kasulatan na dapat itong ma- 
ganap sa ganitong paraan?”--Mat 26:51-54: Ju 18: 
10, 11. 


Bakit mahalagang linangin ng mga 
Kristiyano ang mahabang pagtitiis? 


Batay sa mga nabanggit na, maliwanag na ang 
mahabang pagtitiis ay nagmumula sa Diyos na Je- 
hova. Ito ay isang bunga ng kaniyang espiritu. (Gal 
5:22) Palibhasa'y ginawa ang tao ayon sa larawan at 
wangis ng Diyos, taglay niya ang katangiang ito sa 
isang antas at maaari niya itong pasulungin sa pa- 
mamagitan ng pagsunod sa Salita ng Diyos at sa 
patnubay ng Kaniyang banal na espiritu. (Gen 1:26, 
27) Kaya naman inuutusan ang mga Kristiyano 
na linangin at ipamalas ang katangiang ito. (Col 
3:12) Isa itong pagkakakilanlan ng isang ministro ng 
Diyos. (2Co 6:4-6) Sinabi ng apostol na si Pablo: 
“Magkaroon ng mahabang pagtitiis sa lahat.” (1Te 
5:14) Binanggit niya na mahalagang ipakita ang ka- 
tangiang ito upang maging kalugud-lugod sa Diyos. 
Ngunit hindi tunay ang mahabang pagtitiis ng isa 
kung may kasabay itong pagbubulung-bulong at 
pagrereklamo. Ipinakita ni Pablo na ang kapuri- 
puring bagay ay ang “pagkakaroon ng mahabang 
pagtitiis taglay ang kagalakan.'--Col 1:9-12. 


246 


Bukod sa kagalakang natatamo ng isa dahil sa 
pagpapakita ng mahabang pagtitiis, mayroon din 
itong malalaking gantimpala. Dahil sa mahabang 
pagtitiis ni Jehova, naluluwalhati ang kaniyang pa- 
ngalan. Napatutunayang mali ang hamon laban 
sa pagiging matuwid at marapat ng soberanya ng 
Diyos, at siya ay naipagbabangong-puri. (Gen 3:1-5, 
Job 1:7-11, 2:3-5) Ano kaya kung pinatay na niya 
sina Adan, Eva, at Satanas noong panahon ng pag- 
hihimagsik? Baka isipin ng iba na may katuwiran si 
Satanas sa hamon nito. Ngunit sa pamamagitan ng 
mahabang pagtitiis, binigyan ni Jehova ang mga tao 
ng pagkakataong patunayan sa ilalim ng pagsubok 
na mas pinipili nilang magpasakop sa kaniyang so- 
beranya at na nais nilang paglingkuran siya dahil sa 
kaniyang maiinam na katangian, oo, ipakita na mas 
pinipili nila ang soberanya ni Jehova kaysa sa ganap 
na pagsasarili, yamang alam nila na ito'y di-hamak 
na mas mabuti.--Aw 84:10. 

Dahil sa mahabang pagtitiis ni Jesu-Kristo bilang 
pagsunod sa Diyos, siya ay tumanggap ng isang 
lubhang kamangha-manghang gantimpala, anupat 
siya'y dinakila ng kaniyang Ama sa nakatataas na 
posisyon ng pagkahari at binigyan Niya ng “panga- 
lang nakahihigit sa lahat ng iba pang pangalan.” (Fil 
2:5-11) Bukod dito, tumanggap siya ng isang “kasin- 
tahang babae" na binubuo ng kaniyang espirituwal 
na mga kapatid, ang Bagong Jerusalem, na inilala- 
rawan bilang isang lunsod, anupat sa mga batong 
pundasyon nito ay naroon ang mga pangalan ng 12 
apostol ng Kordero.---2Co 11:2, Apo 21:2, 9, 10, 14. 

Malaki rin ang gantimpala para sa lahat ng taong 
naglilinang ng mahabang pagtitiis at nagpapanatili 
nito kasuwato ng layunin ng Diyos. (Heb 6:11-15) 
Nakadarama sila ng kasiyahan sa pagtulad sa kata- 
ngian ng Diyos, sa paggawa ng kaniyang kalooban, 
at sa pagtatamo ng kaniyang pagsang-ayon. Karag- 
dagan pa, bilang resulta ng kanilang mahabang 
pagtitiis, matutulungan nila ang iba na makilala ang 
Diyos at magkamit ng buhay na walang hanggan. 
--ITi 4:16. 


MAHALALEEL. Tingnan ang MAHALALEL 
Blg. 1. 


MAHALALEL [posible, Kapurihan ng Diyos]. 

1. Isang inapo ni Set sa pamamagitan ni Enos at 
ni Kenan, samakatuwid ay apo sa tuhod ni Set. Si 
Mahalalel ay nabuhay nang 895 taon. (Gen 5:6-17: 
1Cr 1:1, 2) Sa talaangkanan ni Jesus ayon kay Lu- 
cas, tinutukoy siya sa pangalang Mahalaleel.---Luc 
3:37, 38. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Perez 
at ninuno ni Ataias, isang naninirahan sa Jerusalem 
pagkabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya.---Ne 
11:4. 


247 


MAHALAT, I. 


1. Anak ni Ismael, ang kapatid na babae ni Neba- 
iot at isa sa mga babaing kinuha ni Esau bilang asa- 
wa. (Gen 28:9) Posibleng siya rin ang Basemat sa 
Genesis 36:3. 

2. Isang apo ni David sa kaniyang anak na si Je- 
rimot. Siya ay naging isa sa mga asawa ni Rehobo- 
am.---2Cr 11:18. 


MAHALAT, II. Malamang na isang termi- 
nong pangmusika, marahil ay may teknikal na kata- 
ngian, na matatagpuan sa mga superskripsiyon ng 
Mga Awit 53 at 88. Naniniwala ang ilan na ang ter- 
minong ito ay maaaring may kaugnayan sa isang 
pandiwang salitang-ugat na Hebreo na nanganga- 
hulugang “manghina, magkasakit,” sa gayo'y nag- 
papahiwatig ng mapanglaw at malungkot na himig. 
Waring kasuwato ito ng mapanglaw na nilalaman ng 
dalawang awit na iyon, partikular na ng Awit 88. 


MAHALAY NA PAGGAWI. Mga gawang 
nagpapakita ng mapangahas na saloobin, isang sa- 
loobing nagpapamalas ng kawalang-galang, pang- 
hahamak pa nga sa batas at awtoridad. Ang 
salitang Hebreo na zim-mah' ay isinasalin bilang 
“mahalay na paggawi" at “kahalayan sa moral.” (Lev 
18:17: 19:29) Ang terminong Griego na a-sel'geia 
(mahalay na paggawi) ay maaari ring isalin bilang 
“kahalayan, kawalang-pakundangan, walang-kahi- 
hiyang paggawi, kalaswaan sa paggawi.” (Gal 5: 
19, tlb sa Rbi8, 2Pe 2:7, tlb sa Rbi8) Ang dala- 
wang salitang ito ay hindi limitado sa seksuwal na 
imoralidad. Itinuturing ng Kasulatan na mahalay 
na paggawi ang mga bagay na gaya ng grupong 
panggagahasa (Huk 19:25, 20:6), pagpapatutot (Jer 
13:27; Eze 23:44), at pagbububo ng dugo (Aw 26: 
9, 10, Eze 22:9, Os 6:9). Ang “taong walang prinsi- 
pyo” ay isa na sinasabing nagpapakana ng mahalay 
na paggawi, at yaong mga nag-iisip na ang pagga- 
wing ito ay “parang katuwaan lamang” ay itinutu- 
ring na hangal, o walang-kabuluhan sa moral.--Isa 
32:7, Kaw 10:23. 

“Mula sa Puso.” Itinawag-pansin ni Jesus na 
ipinababanaag ng mahalay na paggawi kung ano 
talaga ang panloob na pagkatao ng isa. Sinabi niya: 
“Mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, ay mga 
nakapipinsalang pangangatuwiran ang lumalabas: 
mga pakikiapid, . . . mga pangangalunya, ... maha- 
lay na paggawi .. . Ang lahat ng mga balakyot na 
bagay na ito ay lumalabas mula sa loob at nagpapa- 
rungis sa tao.” (Mar 7:20-23) Ang mahalay na pag- 
gawi ay isa sa “mga gawa ng laman,” isa sa mga 
pagnanasa ng laman na “nakikipagbaka laban sa ka- 
luluwa.” “Yaong mga nagsasagawa ng gayong mga 
bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos,” 
ang sabi sa Salita ng Diyos.---Gal 5:19, 21, 1Pe 2:11. 


MAHALAY NA PAGGAWI 


Ang mga Kristiyanong umiibig sa liwanag ng ka- 
totohanan ay sinasabihan: “Gaya ng sa araw ay lu- 
makad tayo nang disente, hindi sa mga walang- 
taros na pagsasaya at mga paglalasingan, hindi sa 
bawal na pakikipagtalik at mahalay na paggawi.” 
(Ro 13:13, Ju 3:19-21) Ang apostol na si Pedro ay 
nagpaliwanag: “Sapagkat ang panahong nagdaan 
[bago naging mga lingkod ng Diyos] ay sapat na 
upang maisagawa ninyo ang kalooban ng mga ban- 
sa nang lumalakad kayo sa mga gawa ng maha- 
lay na paggawi.” (1Pe 4:3) Sa katulad na paraan, 
pinaalalahanan ng apostol na si Pablo ang mga 
Kristiyano, anupat inilarawan niya ang landasin ng 
makasanlibutang mga bansa na dati nilang kasa- 
kasama bilang “nasa kadiliman ang kanilang isip, at 
hiwalay mula sa buhay na nauukol sa Diyos . . . Pa- 
libhasa'y nawalan na ng lahat ng pakiramdam sa 
moral, ibinigay nila ang kanilang sarili sa mahalay 
na paggawi upang gumawa ng bawat uri ng karu- 
mihan nang may kasakiman.”--Efe 4:17-19. 

Gayunpaman, ang ilan sa mga nag-aangking 
lingkod ng Diyos at ni Kristo ay lumilihis mula sa 
daan ng liwanag at nagpapakita ng mapangahas at 
masuwaying saloobin sa kautusan at awtoridad ng 
Diyos. Namighati si Pablo sa mga nasa kongrega- 
syon sa Corinto na hindi nagsisisi sa “karumihan at 
pakikiapid at mahalay na paggawi na kanilang isi- 
nagawa,” sa kabila ng payo na magsisi sila. (2Co 
12:21) Binabalaan ni Pedro ang unang mga Kristiya- 
no na babangon ang mga bulaang guro mula sa ka- 
nilang mga kasama at na marami ang susunod sa 
kanilang mahahalay na paggawi, anupat magdudu- 
lot ng kadustaan sa daan ng katotohanan. (2Pe 2: 
1, 2) Ang mga salita ni Jesus sa mga kongregasyon 
sa Pergamo at Tiatira, na isinulat ng apostol na si 
Juan noong mga 96 C.E., ay nagpapahiwatig sa pa- 
anuman na natutupad na noon ang hula ni Pedro. 
(Apo 2:12, 14, 18, 20) Ipinahayag kapuwa ni Pedro 
at ni Juan ang kahatulang darating sa mga nagsasa- 
gawa ng mahalay na paggawi.---2Pe 2:17-22, Jud 7. 

Sa kanilang pagtatangkang akitin at linlangin ang 
iba sa kongregasyong Kristiyano, ang ilang nagsa- 
sagawa ng mahalay na paggawi ay nangangatuwi- 
ran na malaki ang di-sana-nararapat na kabaitan ng 
Diyos at na palalampasin niya ang kanilang mga ka- 
salanan, yamang natatalos niya ang kanilang mga 
di-kasakdalan at kahinaan ng laman. Ngunit tinu- 
koy ng kapatid sa ina ni Jesus na si Judas ang ga- 
yong mga tao bilang “di-makadiyos, na ginagawang 
dahilan ang di-sana-nararapat na kabaitan ng ating 
Diyos para sa mahalay na paggawi at nagbubulaan 
sa ating tanging May-ari at Panginoon, si Jesu- 
Kristo.” (Jud 4) Walang kabuluhan ang kanilang 
pag-aangkin na sila ay mga Kristiyano. Hindi kaa- 
yaaya sa Diyos ang kanilang paglilingkod: ito ay 
gaya ng sinabi ng pantas na manunulat ng Israel: 


MAHALI 


“Ang hain ng mga balakyot ay karima-rimarim. Ga- 
ano pa kaya kapag dinadala ito ng isa na may kasa- 
mang mahalay na paggawi.”--Kaw 21:27. 

Sa ilalim ng Kautusan, ganito rin ang pangmalas 
laban sa mahalay na paggawi. Hindi nagbago ang 
Diyos hinggil sa bagay na ito. May mga batas noon 
na nagbabawal sa mahalay na paggawi, at ang pa- 
rusa ay kamatayan. (Lev 18:17: 20:14) Namanhik si 
David sa Diyos na huwag kunin ang kaniyang buhay 
kasama ng “mga taong may pagkakasala sa dugo, 
na sa kanilang mga kamay ay may mahalay na 
paggawi.”--Aw 26:9, 10. 

Sa pamamagitan ng kaniyang mga propetang 
sina Jeremias at Ezekiel, binabalaan ni Jehova ang 
Israel may kinalaman sa kaniyang mga kahatulan 
laban sa kanila dahil sa kanilang mahalay na pagga- 
wi kapuwa sa pisikal at sa espirituwal na paraan. 
--Jer 13:26, 27; Eze 16:27, 43, 58; 22:9, 23:21-49, 
24:13. 


MAHALI [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “manghina, magkasakit]. 

1. Apo ni Levi, anak ni Merari at kapatid ni Musi. 
(Exo 6:16, 19, 1Cr 6:19, 29; 24:26) Si Mahali ang ama 
nina Eleazar at Kis at ulo ng pamilya ng mga Maha- 
lita. (Bil 3:20, 33, 1Cr 23:21, 24:28, 29) Ang kani- 
yang inapong si Serebias, tinukoy na “isang lalaking 
may karunungan mula sa mga anak ni Mahali,” ay 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Ezra.---Ezr 8:18. 

2. Isang Levita, anak ni Musi, at samakatuwid ay 
pamangkin ng anak ni Merari na si Mahali.--1Cr 
6:47: 23:23; 24:26, 30. 


MAHALITA, MGA [Ni (Kay) Mahali]. Mga 
Levita na mga inapo ng anak ni Merari na si Maha- 
li.—Bil 3:17, 20, 33, 26:58. 


MAHALON [posibleng mula sa salitang-ugat 
na nangangahulugang “manghina, magkasakit']. 
Anak nina Elimelec at Noemi. Nang magkaroon ng 
isang taggutom noong mga araw ng mga Hukom, 
lumipat sila ng kaniyang mga magulang mula sa 
Betlehem sa Juda patungo sa Moab. Doon ay napa- 
ngasawa ni Mahalon ang Moabitang si Ruth, ngunit 
namatay siyang walang anak. (Ru 1:1-5, 4:10) Bu- 
malik si Ruth sa Juda kasama ng kaniyang biyenang 
babae at napangasawa si Boaz, bilang pagsunod sa 
batas ng pag-aasawa sa bayaw. (Ru 4:9, 10; Deu 25: 
5, 6) Ang linyang ito ng pamilya ang pinanggali- 
ngan ni David at umakay tungo kay Jesu-Kristo. 
--Ru 4:22, Mat 1:5, 6, 16. 


MAHANAIM [Dalawang Kampo]. Isang lugar 
sa S ng Jordan. Dito nakasalubong ni Jacob ang 
isang grupo ng mga anghel pagkatapos niyang hu- 
miwalay kay Laban. Nang magkagayon ay tinawag 
ni Jacob na “Mahanaim” ang lugar na ito. (Gen 32: 


248 


1, 2) Ang kahulugan ng pangalang ito (“Dalawang 
Kampo”) ay maaaring tumutukoy sa “kampo ng 
Diyos,” na kinakatawanan ng kaniyang mga anghel, 
at sa kampo ni Jacob. Lumilitaw na nang maglaon 
ay isang lunsod ang itinayo sa lugar na ito. Noong 
ika-15 siglo B.C.E., ang lunsod na ito ay unang inia- 
tas sa mga Gadita at pagkatapos ay sa mga Levitang 
Merarita.--Jos 13:24, 26, 21:34, 38. 

Habang namamahala si David mula sa Hebron, 
ang Mahanaim ay nagsilbi namang kabisera ng ka- 
harian ng anak at kahalili ni Saul na si Is-boset. Ipi- 
nahihiwatig nito na ang Mahanaim ay nakukutaan 
at nasa isang estratehikong posisyon. (2Sa 2:8-11, 
29) Maliwanag na sa lunsod na ito pinatay si Is- 
boset. (2Sa 4:5-7) Nang tumatakas si David mula sa 
kaniyang mapaghimagsik na anak na si Absalom, 
pumaroon siya sa Gilead kung saan may-kabaitan 
siyang tinanggap sa Mahanaim. Nanatili siya roon 
ayon sa kahilingan ng kaniyang mga tagasuporta at 
hindi siya sumama sa pakikipagbaka na tumapos sa 
pagsisikap ni Absalom na agawin ang trono. (2Sa 
17:24-18:16; 19:32, 1Ha 2:8) Noong panahon ng 
paghahari ng anak ni David na si Solomon, ang Ma- 
hanaim ay pinangasiwaan ng kinatawang si Ahina- 
dab.-- 1Ha 4:7, 14. 

Sa Awit ni Solomon 6:13 ang “sayaw ng dalawang 
kampo” ay maaari ring isalin bilang “sayaw ng 
Mahanaim” (AS) o “sayaw na Mahanaim.” (AT) 
Marahil ang tinutukoy ay ang sayaw na nauug- 
nay sa isang kapistahan na idinaraos sa Mahanaim. 
--Ihambing ang Huk 21:19, 21. 

Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Mahanaim, ngunit ito ay nasa S ng Jordan at mali- 
wanag na nasa H ng Jabok. (2Sa 2:29, Gen 31:21: 32: 
2, 22) Iminumungkahi ng ilan ang Khirbet Mahneh 
(o, Mihna), na mga 19 na km (12 mi) sa H ng Jabok 
at mga gayunding distansiya sa S ng Jordan, ngu- 
nit ipinapalagay ng marami na napakalayo nito 
sa H ng Jabok. Ipinapalagay ni Yohanan Aharoni na 
ang Mahanaim ay ang Tell edh-Dhahab el-Gharbi, 
sa H pampang ng Jabok, mga 12 km (7.5 mi) sa S ng 
Jordan.-- The Land of the Bible, isinalin at inedit ni 
A. Rainey, 1979, p. 314, 439. 


MAHANE-DAN [Kampo ni Dan]. Isang lugar 
na minsang inilarawan bilang nasa “pagitan ng Zora 
at Estaol” (Huk 13:25) at noong isang pagkakataon 
bilang nasa K ng Kiriat-jearim. (Huk 18:11, 12) Na- 
niniwala ang ilan na ang mga ito'y dalawang mag- 
kaibang lugar, yamang ang iminumungkahing mga 
lokasyon ng Estaol at Zora ay milya-milya ang layo 
at nasa TK ng Kiriat-jearim. Magkagayunman, hin- 
di alam kung saan ang (mga) lokasyon ng Maha- 
ne-dan. Ang pangalan nito ay nangangahulugang 
“Kampo ni Dan” at sa gayo'y maaaring tumutu- 
koy lamang sa isang pansamantalang pamayanan 


249 


o isang dakong pinagkampuhan at kumakapit sa 
mahigit sa isang lugar. 


MAHARAI [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “magmadali, mag-apura"”]. Isang ma- 
kapangyarihang lalaki ng mga hukbong militar ni 
David at isang Netopatita. (2Sa 23:8, 28, 1Cr 11:26, 
30) Siya ay isang inapo ni Zera at inilagay nang 
maglaon sa pangangasiwa sa pangkat ng 24,000 na 
naglilingkod sa hari tuwing ikasampung buwan. 
--ICr 27:1, 13. 


MAHAT [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “sindakin']. 

1. Isang Kohatitang Levita at ninuno ni Samuel at 
ni Heman na mang-aawit sa bahay ni Jehova.--1Cr 
6:31-55. 

2. Isa sa mga Kohatitang Levita na tumulong sa 
paglilinis sa templo noong mga araw ni Haring He- 
zekias. (2Cr 29:12, 15, 16) Maliwanag na ang tao 
ring ito ay ginawang isang komisyonado sa ilalim ni 
Conanias at ni Simei na nangangasiwa sa “abuloy at 
sa ikasampu at sa mga banal na bagay' sa templo. 
--2Cr 31:12, 13. 


MAHAVITA. Isang katawagang ikinapit kay 
Eliel, isa sa makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David. (1Cr 11:26, 46) Maaaring 
ginamit ang termino upang ipakitang iba ang taong 
ito sa Eliel ng 1 Cronica 11:47. 


MAHAZIOT. Isang Kohatitang Levita at hu- 
ling binanggit sa 14 na anak ni Heman. Si Mahaziot 
ay naging ulo ng ika-23 pangkat na naglilingkod na 
mga manunugtog sa templo ayon sa pagkakaorga- 
nisa ni David.--1Cr 25:4-6, 8, 9, 30. 


MAHER-SALAL-HAS-BAZ [Magmadali, 
O Samsam! Nagmadali Siya Patungo sa Darambu- 
ngin, o, Nagmamadali Patungo sa Samsam, Nagma- 
dali Siya Patungo sa Darambungin]. Ang pangalang 
ibinigay sa ikalawang anak ni Isaias ayon sa utos ni 
Jehova. 

Inutusan ni Jehova si Isaias na isulat ang makahu- 
lang mga salitang ito sa isang malaking tapyas at 
patotohanan ito sa pamamagitan ng mapagkakati- 
walaang mga saksi. Pagkatapos nito, tinagubilinan 
niya ang propeta na ibigay sa bagong-silang na anak 
nito ang mismong pananalitang ito bilang pangalan, 
anupat ipinahahayag na bago makapagsabi ang ba- 
tang lalaki ng, “Ama ko!” at “Ina ko!” ay susupilin ng 
hari ng Asirya ang mga kaaway ng Juda---ang Da- 
masco at ang Samaria. (Isa 8:1-4) Ang makahu- 
lang kahulugan ng pangalang ito na ibinigay sa 
ikalawang anak ni Isaias ay natupad sa loob ng 
itinakdang yugto ng panahon. Noong panahon ng 
paghahari ni Haring Peka ng Israel, sinalakay ng 


MAHIKA AT PANGGAGAWAY 


Asiryanong monarka na si Tiglat-pileser II ang Is- 
rael, kinuha ang maraming lunsod, dinambong ang 
lupain, at dinala sa pagkabihag ang maraming tu- 
matahan dito. Pagkatapos nito, si Peka ay pinaslang. 
(2Ha 15:29, 30) Binihag din ng hari ng Asirya ang 
kabiserang lunsod ng Sirya na Damasco, dinala ang 
bayan nito sa pagkatapon, at pinatay ang Siryanong 
si Haring Rezin. (2Ha 16:9) Sa ganitong paraan, 
ang mga haring ito na nagsabuwatan laban sa Juda 
ay kapuwa sumapit sa kanilang wakas. Nang magla- 
on, noong 740 B.C.E., pinabagsak ng mga Asiryano 
ang Samaria, anupat inalis ang mga apostatang Is- 
raelita mula sa lunsod na iyon at mula sa iba pang 
bahagi ng nasasakupan ng hilagang kaharian ng Is- 
rael. (2Ha 17:1-6) Sa gayon, ang batang lalaking ito 
na ipinanganak kay Isaias ng kaniyang asawa (na ti- 
natagurian niyang “propetisa”) ay napatunayan sa 
Israel bilang isang tapat at mapananaligang ‘tanda 
at himala” mula kay Jehova.--Isa 8:3, 18. 


MAHIKA AT PANGGAGAWAY. Mga li- 
him na sining at mahiwagang kapangyarihan na 
ipinapalagay na ginagamit sa pagsasagawa ng mga 
bagay na kahima-himala. Nauugnay ito sa espiritis- 
tikong kapangyarihan ng okultismo. 

Sinasabi na ang “black” magic ay binubuo ng mga 
orasyon, pantanging mga sumpa, at ng “evil eye” na 
nagdudulot ng pinsala sa mga kaaway ng isa. Sa- 
mantala, ang “white” magic, ayon sa mga nagsasa- 
gawa nito, ay nakalilikha ng mabuting resulta dahil 
kinokontra nito ang bisa ng mga orasyon at mga 
sumpa. Sa gitna ng ilang sinaunang mga tao, ipinag- 
bawal ang “black” magic at pinarurusahan ito ng ka- 
matayan. Subalit higit pa ang ginagawa ng Bibliya 
dahil ipinagbabawal nito ang bawat anyo ng espiri- 
tistikong mahika. (Lev 19:26, Deu 18:9-14) Sa pama- 
magitan ng mga pormula sa mahika, na nakukuha 
raw sa pamamagitan ng kahima-himalang kaala- 
man at karunungan, sinisikap ng nagsasagawa nito 
na impluwensiyahan ang mga tao at baguhin ang 
mga mangyayari sa hinaharap. Sa bagay na ito, 
magkaiba ang mahika at ang panghuhula [divina- 
tion] dahil sinisikap lamang ng manghuhula na tuk- 
lasin ang mga mangyayari sa hinaharap sa halip na 
impluwensiyahan o baguhin ang mga iyon.---Ting- 
nan ang PANGHUHULA. 

Ang panggagaway na ginagamitan ng mahika ay 
salig sa paniniwala na ang masasamang espiritu ay 
maaaring hikayating umalis o pumasok sa isang 
tao, na maaari silang dayain at linlangin, at na ma- 
aari silang hulihin o ikulong sa isang piraso ng ka- 
hoy o isang imaheng luwad. Halimbawa, sinasabing 
sa pamamagitan ng paggawa ng mahiwagang mga 
landas ng pulot-pukyutan o iba pang kaayaayang 
mga bagay, ang mga demonyo ay maaaring pasu- 
nurin sa kagustuhan ng mahiko. 


MAHIKA AT PANGGAGAWAY 


Dahil sa mga paniniwalang ito, nabuo ang isang 
tusong pangkat ng mga mahikong saserdote na ku- 
mokontrol sa buhay ng mga taong-bayan, anupat 
nangingikil ng malalaking halaga mula sa kanilang 
mga nasasakupan at nag-aangkin na mayroon si- 
lang kahima-himalang kapangyarihang nakahihigit 
sa taglay ng mga demonyo. Napaniwala ang mga 
taong-bayan na kayang pasunurin ng mga mang- 
gagaway na ito ang mga demonyo ngunit walang 
kapangyarihan ang mga demonyo laban sa mga 
manggagaway. 

Ang mga espiritistikong gawain na ito, na binan- 
sagang mga siyensiya, ay inimbento at ginamit ng 
sinaunang mga Caldeo ng Babilonia. Noong ikawa- 
long siglo B.C.E., sinabi ni Isaias na naglipana sa Ba- 
bilonya ng panahon niya ang lahat ng uri ng pang- 
gagaway. (Isa 47:12-15) Pagkaraan ng mahigit sa 
isang siglo, noong mga araw ni Daniel, bahagi pa rin 
ng korte ng Babilonya ang mga mahikong saserdo- 
te. (Dan 1:20, 2:2, 10, 27: 4:7: 5:11) Ang pananali- 
tang “mga mahikong saserdote” ay isang literal at 
tuwirang salin ng Hebreo. 

Takot na takot ang mga Babilonyo sa mga ta- 
ong may pisikal na depormidad na kung tawagi'y 
mga mangkukulam, sa paniniwalang gumagamit ng 
“black” magic ang mga ito. Samantala, sinasabi na 
mga saserdote naman ang mga dalubhasa sa “White” 
magic. Naniniwala sila na ang bulong na binigkas ng 
isang saserdote at nagpagaling sa isang taong may 
sakit ay maaaring pumatay sa taong iyon kung bibig- 
kasin naman ng isang mangkukulam. 

Nang mangalat ang mga tao sa buong lupa mata- 
pos guluhin ang mga wika sa Babel, posibleng dala 
nila ang ilang konsepto ng mga sining ng mahika. 
(Gen 11:8, 9) Sa ngayon, milyun-milyon ang nagsa- 
sagawa ng mahika ng mantra, samakatuwid nga, 
ang mistikong pormula, himno, o panalanging gina- 
gamit sa panggagayuma sa popular na Hinduismo. 
Ang mga mahikong saserdote, mga doktor kulam, 
mga albularyo, at lahat ng uri ng manggagaway ay 
matatagpuan sa maraming lugar sa buong daigdig, 
kung paanong palasak ang mga ito sa gitna ng mga 
Ehipsiyo noong ika-18 siglo B.C.E., noong mga araw 
ni Jose. (Gen 41:8, 24) Mahigit na dalawang siglo 
pagkatapos maipagbili sa pagkaalipin si Jose, waring 
natularan ng mga mahikong saserdote ng Ehipto 
ang unang tatlong himalang ginawa ni Moises. (Exo 
7:11, 22, 8:7) Ngunit hindi sila makapagpalabas ng 
mga niknik, anupat napilitan silang aminin na iyon 
ay “daliri ng Diyos!” Hindi rin nila nahadlangan ang 
pagtubo ng salot ng mga bukol sa kanilang sarili. 
--Exo 8:18, 19: 9:11. 

Hinahatulan ng Bibliya. Natatangi ang Bi- 
bliya sa mga akda ng ibang sinaunang mga tao 
sapagkat hinahatulan nito ang mahihiwagang ka- 
pangyarihan at mga sining ng mahika. Hindi nito 


250 


inirerekomenda ang “white” magic upang pawa- 
lang-bisa ang mga orasyon ng “black” magic. Sa ha- 
lip, pinasisigla nito ang pananampalataya, panala- 
ngin, at pagtitiwala kay Jehova bilang proteksiyon 
laban sa di-nakikitang “balakyot na mga puwersang 
espiritu” at sa lahat ng kanilang mga gawain, lakip 
na ang mahika. (Efe 6:11-18) Sa Mga Awit, ang mga 
matuwid ay nananalanging mailigtas sa kasamaan, 
tinuruan naman tayo ni Jesus na manalangin upang 
mailigtas “mula sa isa na balakyot.” (Mat 6:13) Sa- 
mantala, ang Talmud at ang Koran ay nagbibigay- 
daan sa pamahiin at takot. Ang Apokripal na aklat 
ng Tobit ay naglalaman ng kakatwang mga talata 
tungkol sa panggagaway na ginagamitan ng mahi- 
ka.--Tobit 6:5, 8, 9, 19: 8:2, 3; 11:8-15, 12:3, tingnan 
ang APOKRIPA (Tobit). 

Samakatuwid, ibang-iba ang bansang Israel sa 
mga kapanahon nito, at upang manatiling gayon, 
binigyan sila ni Jehova ng espesipikong mga kautu- 
san hinggil sa mga may matalik na kaugnayan sa 
okultismo. “Huwag mong pananatilihing buhay ang 
isang babaing manggagaway.” (Exo 22:18) “Huwag 
kayong magsasagawa ng mahika.” “Kung tungkol sa 
isang lalaki o isang babae na may espiritung suma- 
sanib o espiritu ng panghuhula, sila ay papatayin 
nang walang pagsala.” (Lev 19:26, 20:27) “Huwag 
masusumpungan sa iyo. . . ang mahiko o ang sinu- 
mang naghahanap ng mga tanda o ang mang- 
gagaway, o ang isa na nanggagayuma sa iba sa 
pamamagitan ng engkanto o ang sinumang suma- 
sangguni sa espiritista.”---Deu 18:10-14. 

Ipinahayag din ng propeta ni Jehova na lilipulin 
ng Diyos ang lahat niyaong mga nagsasagawa ng 
mga panggagaway. (Mik 5:12) Ang mga indibidu- 
wal na gaya nina Saul, Jezebel, at Manases, na tu- 
malikod kay Jehova at bumaling sa iba't ibang uri 
ng panggagaway, ay mga halimbawang hindi dapat 
tularan.-- 1Sa 28:7: 2Ha 9:22, 2Cr 33:1, 2, 6. 

Sinasabi rin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
na laganap ang mga manggagaway sa Imperyo ng 
Roma noong panahon ni Jesus at ng mga apostol. Sa 
pulo ng Ciprus, may isang manggagaway na nag- 
ngangalang Bar-Jesus na tinuligsa ni Pablo dahil 
siya'y “puno ng bawat uri ng pandaraya at bawat uri 
ng kabuktutan, . . . anak ng Diyablo.” (Gaw 13:6-11) 
Gayunman, may mga iba, gaya ni Simon ng Sama- 
ria, na huminto sa kanilang mga gawaing pag- 
mamahika at yumakap sa Kristiyanismo. (Gaw 8: 
5, 9-13) Noong isang pagkakataon sa Efeso, “tinipon 
ng marami sa mga nagsasagawa ng sining ng ma- 
hika ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga 
iyon sa harap ng lahat. At tinuos nila nang sama- 
sama ang halaga ng mga iyon at nasumpungang 
nagkakahalaga ng limampung libong piraso ng pi- 
lak [kung denario, 837,200].” (Gaw 19:18, 19) Nang 


251 


sumulat siya sa mga nasa Galacia, inilakip ng apos- 
tol na si Pablo ang espiritistikong okultismo sa “mga 
gawa ng laman,” anupat binabalaan niya sila “na 
yaong mga nagsasagawa ng gayong mga bagay 
ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.” (Gal 
5:19-21) Nasa labas ng maluwalhating Kahariang 
iyon ang lahat ng mga nagpapatuloy sa maka-Babi- 
lonyang mga gawain na ito. (Apo 21:8, 22: 15) Silang 
lahat ay pupuksain kasama ng Babilonyang Dakila, 
na napabantog dahil iniligaw niya ang mga bansa 
sa pamamagitan ng kaniyang mga panggagaway. 
--Apo 18:23, tingnan ang KAPANGYARIHAN, MAKA- 
PANGYARIHANG MGA GAWA (Responsable sa paggamit 
ng kapangyarihan). 


MAHISTRADO. SSa ilalim ng pamahalaan ng 
Babilonya, ang mga tagapagpatupad-batas (sa Ing- 
les, police magistrate) ay mga opisyal na sibil sa 
mga nasasakupang distrito na dalubhasa sa batas at 
may limitadong hudisyal na awtoridad. Kabilang 
sila sa mga opisyal na tinipon upang yumukod sa 
imaheng ginto ni Nabucodonosor.---Dan 3:2, 3. 

Sa mga kolonyang Romano, ang pangangasiwa ng 
pamahalaan ay nasa mga kamay ng mga mahistra- 
do sibil, tinatawag na stra-tegoi’ sa mga Griegong 
lunsod. Ang lupon ng mga mahistrado ay maaaring 
binubuo ng 3, 4, kadalasa'y 5, o kaya ay 10 o 12 pa 
nga. Tungkulin ng mga ito ang pagpapanatili ng 
kaayusan, pangangasiwa sa pananalapi, paglitis at 
paghatol sa mga manlalabag-batas, at pag-uutos na 
ilapat ang kaparusahan. Kung minsan, lumilitaw 
ang kanilang mga pangalan at mga titulo sa mga 
baryang inilalabas ng lunsod. May nakaatas sa kani- 
la na mga kustable, o mga lictor, na nagsasagawa 
naman ng kanilang mga utos.---Tingnan ang KUSTA- 
BLE. 

Iniutos ng mga mahistrado sibil sa Romanong ko- 
lonya ng Filipos (Gaw 16:12) na ilagay sa mga pa- 
ngawan sina Pablo at Silas, bagaman hindi sumaila- 
lim sa paglilitis ang mga ito. Nang sumunod na 
araw, nagsugo ng mga kustable ang mga mahistra- 
do upang palayain ang mga ito. Ngunit upang mai- 
pagbangong-puri niya nang hayagan at legal ang 
mabuting balita na kaniyang ipinangangaral, iginiit 
ni Pablo na ang mga mahistrado mismo ang mag- 
palaya sa kanila. Sa takot ng mga mahistrado na 
magalit ang Roma dahil sa pagpalo nila sa mga ma- 
mamayang Romano, namanhik sila kina Pablo at Si- 
las at pinalaya nila ang mga ito.---Gaw 16:19-39. 


MAHOL [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “sumayaw, uminog”: o, posibleng mula sa 
salitang-ugat na nangangahulugang “tumugtog ng 
plawta"]. Isang tao na ang karunungan ng mga 
anak, bagaman malaki, ay hindi kapantay ng kay 
Haring Solomon. (1Ha 4:31) Minamalas ng ilan na 


MAKADIYOS NA DEBOSYON 


ang katawagang “mga anak ni Mahol" ay nanganga- 
hulugang samahan ng mga manunugtog o mana- 
nayaw.--Ihambing ang Aw 150:4, kung saan ang 
gayunding salitang Hebreo ay isinaling “paikut-ikot 
na sayaw.” 


MAIBIGING-KABAITAN. Tingnan ang KA- 


BAITAN. 


MAIIKLING HIBLA |sa Ingles, tow]. Ang 
orihinal na salitang Hebreo na isinalin nang ganito 
ay inuunawang tumutukoy sa magagaspang at ma- 
iikling hibla ng lino. Madaling magningas ang mai- 
ikling hiblang ito. Nang igapos ni Delaila si Samson 
sa pamamagitan ng sariwang mga litid, madali ni- 
tong napatid ang mga iyon, “kung paanong napapa- 
tid ang pinilipit na sinulid ng maiikling hibla kapag 
nakaamoy ito ng apoy.” (Huk 16:8, 9) Itinalaga ni 
Jehova na sa gitna ng kaniyang sinaunang bayan, 
ang mga balakyot at ang mga gawa ng mga ito ay 
magkakasamang malilipol, sa pagsasabing: “Ang ta- 
ong puspos ng sigla ay tiyak na magiging maiikling 
hibla, at ang bunga ng kaniyang gawa naman ay 
isang siklab, at kapuwa sila magliliyab nang magka- 
sabay, na walang sinumang papatay sa apoy."---Isa 
1:24, 31. 


MAILAP NA ASNO. Tingnan ang Asno. 
MAILAP NA KAMBING. Tingnan ang KAM- 
BING. 


MAKADIYOS NA DEBOSYON. Pagpipita- 
gan, pagsamba, at paglilingkod sa Diyos nang may 
pagkamatapat sa kaniyang pansansinukob na sobe- 
ranya. Ginagamit sa Kasulatan ang salitang Grie- 
go na euse'beia at ang kaugnay nitong mga an- 
yong pang-uri, pang-abay, at pandiwa. Ang anyong 
pangngalan nito, gaya ng pagkakagamit sa Bibliya, 
ay maaaring isalin nang literal bilang “nararapat na 
pagpipitagan” at tumutukoy sa pagpipitagan o de- 
bosyon sa isa na tunay na banal at matuwid. (Iham- 
bing ang 2Pe 1:6, Int.) Kabaligtaran naman ng 
“makadiyos na debosyon” ang salitang “pagka-di- 
makadiyos” o “kawalang-pitagan” (sa Gr., a-se'beia). 

Sa Christian Words, sumulat si Nigel Turner: “Ang 
eusebeia ay lumilitaw kung minsan sa makaba- 
gong mga inskripsiyon sa diwa na nagpapahiwatig 
ng personal na relihiyosong debosyon . . . ngunit 
ang mas malawak na kahulugan nito sa popular na 
Griego noong yugtong Romano ay ‘pagkamatapat.’ 
... Para sa mga Kristiyano, ang eusebeia ang pi- 
nakamataas na uri ng debosyon sa Diyos.” (1981, 
p. 111) Ginagamit sa Bibliya ang pananalitang “ma- 
kadiyos na debosyon” upang tumukoy sa personal 
na debosyon sa Diyos na Jehova taglay ang pagka- 
matapat. 


MAKADIYOS NA DEBOSYON 


Ang kaugnay na pang-uri na eu:sebes, nanga- 
ngahulugang “taimtim, may makadiyos na debo- 
syon,” ay lumilitaw sa Gawa 10:2, 7: 2 Pedro 2:9. 
Ayon kay John A. H. Tittmann, ang eu-se-bes' ay 
“nagpapahiwatig ng pagpipitagan sa Bathala na ipi- 
nakikita sa mga gawa, lalo na sa pagsamba sa Diyos, 
... [eusebes'] ang isa na nagpapakita ng gayong 
pagkadeboto sa pamamagitan ng mga gawa.”---Re- 
marks on the Synonyms of the New Testament, 
Edinburgh, 1833, Tomo I, p. 253, 254. 

Ang pandiwang eu:se be 0o ay ginagamit sa 1 Ti- 
moteo 5:4 may kaugnayan sa pakikitungo ng mga 
anak o mga apo sa kanilang nabalong mga ina 
o mga lola. Sinasabi ng A Greek and English Lexicon 
of the New Testament, ni Edward Robinson (1885, 
p. 307), na ang eussebe o ay maaaring mangahulu- 
gan ng pagpapakita ng debosyon sa sinuman. Dahil 
dito, ang ilang salin ng talatang ito ay kababasahan: 
“Una sa lahat ay dapat silang matutong magsagawa 
ng kanilang tungkulin sa kani-kanilang pamilya.” 
(JB, ihambing ang The New English Bible at ang 
The Bible in Basic English.) Ngunit ang Diyos ang 
Tagapagtatag ng kaayusan ng pamilya (Efe 3:14, 
15), at inihahalintulad ng Bibliya ang sambahayan 
ng Diyos sa yunit ng pamilya. Samakatuwid, ang 
pagpipitagan, o makadiyos na debosyon, sa loob ng 
mga ugnayang pampamilya sa sambahayang Kris- 
tiyano ay katumbas ng pagpipitagan sa Diyos at ng 
pagkamasunurin sa mga utos ng Diyos may kinala- 
man sa pamilya at sa wastong paggawi ng mga mi- 
yembro nito. Kasuwato nito, isinasalin ang tekstong 
iyon sa ganitong paraan, “Kung ang sinumang ba- 
baing balo ay may mga anak o mga apo, matuto 
muna ang mga ito na magsagawa ng makadiyos na 
debosyon sa kanilang sariling sambahayan" (NW). 

Ang 'Sagradong Lihim ng Makadiyos na De- 
bosyon.' Ang pangunahing halimbawa ng maka- 
diyos na debosyon ay si Jesu-Kristo. Sumulat ang 
apostol na si Pablo kay Timoteo: “Tunay nga, ang sa- 
gradong lihim ng makadiyos na debosyong ito ay ki- 
nikilalang dakila: “Siya ay nahayag sa laman, ipina- 
hayag na matuwid sa espiritu, nagpakita sa mga 
anghel, ipinangaral sa gitna ng mga bansa, pinani- 
walaan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwal- 
hatian.” (1Ti 3:16) Ang sakdal na taong si Adan ay 
hindi nagpakita ng sakdal na halimbawa ng maka- 
diyos na debosyon. Hindi rin ito magagawa ng sinu- 
man sa kaniyang mga anak, yamang sila'y isinilang 
na di-sakdal. Sino kaya ang makagagawa nito? Ang 
pagparito ng Anak ng Diyos sa lupa at ang ka- 
niyang landasin ng pag-iingat ng katapatan ang 
siyang nagbigay ng kasagutan, anupat nasiwalat 
ang solusyon sa sagradong lihim. Siya ang dapat 
tingnan ni Timoteo bilang ang sakdal na halimbawa 
ng paggawing nagpapamalas ng makadiyos na de- 
bosyon.--1Ti 3:15. 


252 


Si Jesu-Kristo ang kaisa-isang tao na nakapagpa- 
malas ng makadiyos na debosyon nang may kasak- 
dalan, sa lahat ng aspekto, anupat pinatunayan niya 
na ang taong laman ay maaaring mag-ingat ng ga- 
yong debosyon. Sa ilalim ng matitinding pagsubok, 
hanggang sa mismong wakas ng kaniyang makalu- 
pang landasin, si Jesus ay “matapat, walang katusu- 
han, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.” 
(Heb 7:26) Walang kapintasan na masusumpungan 
sa kaniyang katapatan at maiaakusa sa kaniya sa 
harap ng Diyos. Bago siya mamatay, sinabi niya: 
“Dinaig ko ang sanlibutan,” gayundin, “Ang taga- 
pamahala ng sanlibutan ay dumarating. At wala 
siyang kapangyarihan sa akin.” (Ju 16:33, 14:30) 
Walang kalikuang masusumpungan sa kaniya. May- 
kawastuan niyang masasabi sa kaniyang mga kaa- 
way: “Sino sa inyo ang humahatol sa akin ng kasa- 
lanan?” (Ju 8:46) Ang solusyon sa “sagradong lihim 
ng makadiyos na debosyong ito” ay napakadakila at 
napakahalaga para sa sangkatauhan anupat dapat 
itong ihayag sa buong sanlibutan. Si Jesu-Kristo 
mismo ang parisan ng Kristiyanong makadiyos na 
debosyon at paggawi sa kongregasyon. 

Ang Pagsasanay, Lakip ang Pagkakontento, 
ay Mahalaga. Mahalaga ang puspusang pagsasa- 
nay upang matamo ng isang Kristiyano ang lubos na 
makadiyos na debosyon. Nasasangkot dito ang pagba- 
bata ng pagsalansang at pag-uusig. (2Ti 3:12) Ang 
tunguhin, o layunin, ng isang tao sa pagsasanay ng 
kaniyang sarili ay hindi para magkamit ng sakim at 
materyalistikong pakinabang. Ngunit may matata- 
mong pakinabang ang isa na kontento sa kaniyang 
kalagayan sa buhay at patuloy na nagsasagawa ng 
makadiyos na debosyon nang may kasiyahan sa sari- 
li. “Hawak nito ang pangako sa buhay ngayon,” sama- 
katuwid nga, espirituwal na kalusugan, kasiyahan, 
kaligayahan, at layunin sa buhay. Hawak din nito ang 
pangako sa buhay na “darating.”--1Ti 4:7, 8, 6:6-8, 
ihambing ang Kaw 3:7, 8; 4:20-22. 

Bagaman maaaring dumanas ng pag-uusig at 
paghihirap ang isang tao na may makadiyos na de- 
bosyon, hindi siya dapat matakot, sapagkat “alam ni 
Jehova kung paano magligtas ng mga taong may 
makadiyos na debosyon mula sa pagsubok.” (2Pe 
2:9) Pinayuhan ng apostol na si Pedro ang mga Kris- 
tiyano na idagdag sa kanilang pagbabata ang maka- 
diyos na debosyon. (2Pe 1:5, 6) Pinaalalahanan niya 
sila na maging mga taong nakikilala sa kanilang 
“banal na mga paggawi at mga gawa ng makadiyos 
na debosyon” upang makaligtas sila sa paghuhukom 
sa araw ni Jehova.---2Pe 3:7, 10, 11; 1Pe 4:18. 

Ang Kapangyarihan ng Makadiyos na De- 
bosyon. Dapat kilalanin ng isang tao na nag- 
aangking may makadiyos na debosyon ang kapang- 
yarihan nito na baguhin ang kaniyang personalidad 
at dapat siyang maging tapat at taimtim sa pagtata- 


253 


guyod ng pagkamakadiyos. (1Ti 6:11, Efe 4:20-24) 
Dapat niyang kilalanin na ang Salita ng Diyos ang 
kapahayagan ng Diyos hinggil sa daan ng makadi- 
yos na debosyon, kaya naman dapat siyang sumu- 
nod sa mga panuntunan nito. (Tit 1:1, 2Pe 1:3) Ya- 
mang sa Diyos personal na iniuukol ang makadiyos 
na debosyon, ang kaniyang Salita at espiritu ay ma- 
katutulong sa isa upang makilala si Jehova sa perso- 
nal at matalik na paraan at upang higit na maging 
kagaya niya--upang maging isang tagatulad niya. 
(Efe 5:1) Dahil dito, lalo pang maipaaaninag ng ta- 
ong iyon ang maiinam na katangian ng Diyos na Je- 
hova.---2Co 3:18. 

Kung ang isa na nag-aangking naglilingkod sa 
Diyos ay nananalig sa sarili niyang mga ideya sa 
halip na manghawakan sa Bibliya at kung ang kani- 
yang turo ay hindi “kaayon ng makadiyos na debos- 
yon” at sa gayon ang gurong iyon ay hindi kinakiki- 
taan ng debosyon sa Diyos, siya ay “may sakit sa 
isip.” (1Ti 6:3, 4) Binabalaan ng apostol na si Pablo 
ang kaniyang nakababatang kapuwa ministro na si 
Timoteo tungkol sa mga taong di-makadiyos na 
nag-aangking may debosyon sa Diyos. Pinaalalaha- 
nan niya si Timoteo na gamitin nang wasto ang 
Salita ng katotohanan, anupat iniiwasan ang wa- 
lang-katuturang mga usapan na lumalapastangan 
sa kung ano ang banal, upang hindi malihis si Timo- 
teo mula sa daan ng makadiyos na debosyon. Pag- 
katapos ay itinawag-pansin niya na lilitaw ang mga 
tao na magsasagawa ng lahat ng uri ng kabalakyu- 
tan, na paimbabaw na nagtataglay ng isang anyo ng 
makadiyos na debosyon ngunit nagbubulaan sa ka- 
pangyarihan nito. (2Ti 2:15, 16; 3:1-5) Ipinakita rin 
ni Judas na ang gayong mga tao ay walang tunay 
na pagpipitagan sa Diyos o debosyon sa kaniya, ni 
mayroon man silang paggalang o pagpapahalaga sa 
kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan. Gagamitin 
ng gayong mga tao ang pagkamakadiyos para sa 
materyalistiko o makalamang pakinabang. Ang ka- 
nilang pagpapaimbabaw ay masisiwalat dahil sa ka- 
nilang mahahalay na paggawi.---Jud 4. 


Ano “ang hiwaga ng katampalasanang 
ito” na tinutukoy ni Pablo? 


May isa pang hiwaga na salungat na salungat sa 
“sagradong lihim” ni Jehova. Iyon ay “ang hiwaga 
ng katampalasanang ito.” Isang hiwaga iyon para sa 
mga tunay na Kristiyano dahil noong mga araw ng 
apostol na si Pablo, ang pagkakakilanlan ng “taong 
tampalasan” ay hindi pa nahahayag bilang isang uri 
na tiyakang matutukoy at malinaw na makikilala. 
Kahit pagkatapos na mahayag ang “taong” iyon, ang 
kaniyang pagkakakilanlan ay mananatiling hiwaga 
para sa maraming tao sapagkat ang kaniyang kaba- 


MAKAPANGYARIHAN-SA-LAHAT 


lakyutan ay isasagawa sa likod ng balatkayo ng ma- 
kadiyos na debosyon at sa ngalan nito. Ang totoo, 
isang pag-aapostata iyon mula sa tunay na makadi- 
yos na debosyon. Sinabi ni Pablo na “ang hiwaga ng 
katampalasanang ito” ay gumagana na noong kani- 
yang mga araw, sapagkat mayroon nang impluwen- 
siya ng katampalasanan sa kongregasyong Kristiya- 
no, na sa kalaunan ay magbubunga ng paglitaw ng 
uring-apostatang iyon. Sa dakong huli, ang isang 
iyon ay lilipulin ni Jesu-Kristo sa pagkakahayag 
ng kaniyang pagkanaririto. Ang apostatang “taong” 
iyon na pinakikilos ni Satanas ay magtataas ng ka- 
niyang sarili “sa ibabaw ng bawat isa na tinatawag 
na ‘diyos’ o isang bagay na pinagpipitaganan” (sa 
Gr., se'basma). Kaya naman bilang isang kasangka- 
pan ni Satanas, ang pusakal na mananalansang na 
iyon sa Diyos ay magiging lubhang mapanlinlang at 
magdudulot ng pagkapuksa sa mga sumusunod sa 
kaniyang mga gawain. Magiging mabisa ang pagki- 
los ng “taong tampalasan” dahil ang kaniyang kaba- 
lakyutan ay ikukubli ng paimbabaw na makadiyos 
na debosyon.---2 Te 2:3-12, ihambing ang Mat 7:15, 
21-23. 


MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA. 
Tingnan ang KAPANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG 
MGA GAWA. 


MAKAPANGYARIHAN-SA-LAHAT. 

Ang salitang “Makapangyarihan-sa-lahat” ay isi- 
nalin mula sa salitang Hebreo na Shad-dai' at sa sa- 
litang Griego na Pan-tokra'tor. Ang dalawang sali- 
tang ito ay maliwanag na nagtatawid ng ideya ng 
lakas o kapangyarihan. 

Ang Terminong Hebreo. Sa tekstong Hebreo, 
ang Shaddai” ay pitong ulit na ginamit kasama 
ng 'El (Diyos), na bumubuo sa titulong “Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat.” (Gen 17:1, 28:3, 35:11, 
43:14: 48:3; Exo 6:3, Eze 10:5) Sa iba pang 41 pagli- 
taw nito, hindi nito kasama ang 'El at isina- 
lin ito bilang “Makapangyarihan-sa-lahat.” Katulad 
ng 'Adhonai' (Soberanong Panginoon) at 'Elo:him' 
(Diyos), ang Shaddai” ay nasa anyong pangmara- 
mihan upang magpahiwatig ng kadakilaan.---Gen 
49:25: Bil 24:4: Aw 68:14. 

Ang eksaktong pinagmulan ng salitang Shaddai 
ay pinagtatalunan. Ang mga tagapagsalin ng Sep- 
tuagint ay gumamit ng ilang salitang Griego upang 
isalin ito, ngunit sa aklat ng Job ay ginamit nila ang 
salitang Pan-to-kra'tor (Pinakamakapangyarihan sa 
Lahat) nang 16 na ulit para sa salitang Shaddai. 
Sa ilang kaso, isinalin nila ito sa pamamagitan ng 
isang terminong Griego (hi:ka:nos') na nanganga- 
hulugang “sapat” o “naaangkop” (Ru 1:20, 21; Job 
21:15, 31:2: 40:2), at nang maglaon ay sinunod ng 
mga tagapagsalin sa Griego gaya nina Aquila at 


7 


MAKAPANGYARIHAN-SA-LAHAT 


Symmachus ang interpretasyong ito, anupat iniha- 
rap nila ang Shaddai” bilang ang “Isa na Sapat (Na- 
aangkop).” 

Ang pangmalas ng ilang makabagong kritiko ay 
makikita sa komento sa Genesis 17:1 ng saling Ka- 
toliko na kilala bilang The Jerusalem Bible (tlb b), 
na nagsasaad: “Hindi tumpak ang karaniwang sa- 
lin na Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat”: mala- 
mang na ‘Diyos ng Bundok’ ang kahulugan nito.” 
Gayunman, nakasalig ang gayong kakaibang pang- 
malas sa maling akala na ang Shaddai” ay nauug- 
nay sa terminong Akkadiano na shadu (bundok). 
Ang Unger's Bible Dictionary (1965, p. 1000) ay 
nagkomento: “Ang pangmalas na ito ay hindi ka- 
tanggap-tanggap at ang Shaddai ay dapat halawin 
sa salitang-ugat na shadad [shadhadh], ‘maging 
malakas o makapangyarihan, gaya sa wikang Ara- 
be.”--Tingnan din ang The Analytical Hebrew and 
Chaldee Lexicon, ni Benjamin Davidson, p. 702. 

Sa teksto ng Bibliya, ang shadhadh' ay karani- 
wan nang nagpapahiwatig ng marahas na pagga- 
mit ng lakas, gaya ng pananamsam. (Ihambing 
ang Aw 17:9, Kaw 11:3.) Ganito ang sinasabi ng 
Isaias 13:6: “Magpalahaw kayo, sapagkat ang araw 
ni Jehova ay malapit na! Darating iyon na gaya ng 
pananamsam [keshodh] mula sa Makapangyari- 
han-sa-lahat [mish-Shad-dai].” Bagaman ang ideya 
ng marahas na pagkilos ay mahalaga kapag gina- 
gamit ng Bibliya ang salitang-ugat na ito, iminu- 
mungkahi ng ilang iskolar na ang orihinal na diwa 
o pangunahing kahulugan lamang nito ay “magpa- 
kalakas” o “kumilos nang may kalakasan.” Ang The 
Jewish Encyclopedia (1976, Tomo IX, p. 162) ay 
nagsabi: “Gayunman, posible na ang orihinal na 
kahulugan nito ay ‘pangingibabaw’ o “napakatin- 
ding lakas, at na ang kahulugang ito ay nakapalo- 
ob sa [titulo ng] Diyos.” 

Ginamit ni Jehova ang titulong “Diyos na Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat” (EIl Shaddai) noong ma- 
ngako siya kay Abraham may kinalaman sa 
kapanganakan ni Isaac, isang pangako na doo'y na- 
ngailangan si Abraham ng malaking pananampala- 
taya sa kapangyarihan ng Diyos na tuparin ang pa- 
ngakong iyon. Pagkatapos niyaon ay ginamit ito 
nang tukuyin ang Diyos bilang ang tagapagpala 
nina Isaac at Jacob na mga tagapagmana ng tipang 
Abrahamiko.---Gen 17:1; 28:3; 35:11; 48:3. 

Kasuwato nito, nang maglaon ay nasabi ni Jehova 
kay Moises: “Nagpakita ako noon kay Abraham, kay 
Isaac at kay Jacob bilang Diyos na Makapangyari- 
han-sa-lahat [be'E! Shaddai], ngunit may kinala- 
man sa aking pangalang Jehova ay hindi ako nag- 
pakilala sa kanila.” (Exo 6:3) Hindi ito maaaring 
mangahulugan na hindi alam ng mga patriyarkang 
ito ang pangalang Jehova, yamang malimit nila 


254 


itong gamitin at maging ng mga iba pa na nauna sa 
kanila. (Gen 4:1, 26; 14:22: 27:27: 28:16) Sa katuna- 
yan, sa aklat ng Genesis, na naglalahad ng buhay 
ng mga patriyarka, ang salitang “Makapangyarihan- 
sa-lahat” ay lumilitaw lamang nang 6 na ulit, sa- 
mantalang ang personal na pangalang Jehova ay 
masusumpungan nang 172 ulit sa orihinal na teks- 
tong Hebreo. Gayunman, bagaman naunawaan ng 
mga patriyarkang ito, sa pamamagitan ng personal 
na karanasan, ang karapatan at mga kuwalipikasyon 
ng Diyos para sa titulong “Makapangyarihan-sa- 
lahat,” hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong 
maunawaan ang lubos na kahulugan at mga impli- 
kasyon ng kaniyang personal na pangalang Jehova. 
Hinggil dito, ang The Illustrated Bible Dictionary 
(Tomo 1, p. 572) ay nagsabi: “Ang naunang pagsisi- 
walat, sa mga Patriyarka, ay may kinalaman sa mga 
pangako ukol sa malayong hinaharap, ipinahihiwa- 
tig nito na makatitiyak sila na Siya, si Yahweh, ay 
isang Diyos ('e/) na may kakayahan (isang posi- 
bleng kahulugan ng sadday) na tuparin ang mga 
iyon. Ang pagsisiwalat sa lugar ng palumpong ay 
nakahihigit at mas personal, anupat ang kapangya- 
rihan ng Diyos at ang kaniyang kagyat at namama- 
laging presensiya sa gitna nila ay lubusang nakapa- 
loob sa pamilyar na pangalang Yahweh. "---Inedit ni 
J. D. Douglas, 1980. 

Ang pagkakaroon ng isa ng lakas o kapangyari- 
han ay nagpapahiwatig na may kakayahan siyang 
isagawa o tuparin ang kaniyang layunin at daigin 
ang anumang hadlang o pagsalansang sa layuning 
iyon, at yamang si Jehova ang Makapangyarihan- 
sa-lahat, walang sinumang makapipigil sa kaniyang 
kapangyarihan na tuparin ang kaniyang layunin. 
Kung minsan, ang titulo ng Diyos na “Makapangya- 
rihan-sa-lahat” ay nagpapahiwatig ng marahas na 
pagkilos, gaya halimbawa sa Awit 68:14, nang 'ipa- 
ngalat niya ang mga hari sa Joel 1:15, na nag- 
lalarawan sa “pananamsam [shodh] mula sa Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat [mi-Shad-dai']" na darating 
sa “araw ni Jehova": at sa Isaias 13:6, na nasipi na. 
Nagbibigay-katiyakan din ito na may kakayahan 
siyang magpala (Gen 49:25) at isa itong garantiya 
ng katiwasayan para sa mga nagtitiwala sa kaniya: 
“Ang sinumang tumatahan sa lihim na dako ng Ka- 
taas-taasan ay makasusumpong ng kaniyang ma- 
tutuluyan sa pinakalilim ng Makapangyarihan-sa- 
lahat.”--Aw 91:1. 

Sa aklat ng Job, ang Shaddai” ay lumilitaw nang 
31 ulit, anupat ginamit ito ng lahat ng tauhan sa 
dramang inilahad doon. Ipinakikita roon ang ka- 
pangyarihan ni Jehova na magparusa o magdulot 
ng pighati (Job 6:4, 27:13-23), upang matanto niya- 
ong mga nagsasabi, “Ano ba ang halaga ng Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat, upang paglingkuran natin 
siya, at paano tayo makikinabang sa pakikipagtalas- 


255 


tasan natin sa kaniya?” anupat nagtitiwala sa kani- 
lang sariling lakas, na ipaiinom sa kanila ang “pag- 
ngangalit ng Makapangyarihan-sa-lahat.” (Job 21: 
15, 16, 20) Kaya naman ang Makapangyarihan-sa- 
lahat ay marapat sa pagkasindak, panghihilakbot pa 
nga, yamang hindi maaaring ipagwalang-bahala 
ang kaniyang kalooban ni maaari mang labagin ang 
kaniyang kautusan nang hindi naparurusahan (Job 
6:14: 23:15, 16: 31:1-3), bagaman hindi kaagad na- 
kikita ang pagpapamalas niya ng lakas. (Job 24:1-3, 
24: ihambing ang Exo 9:14-16: Ec 8:11-13.) Ga- 
yunman, ang kaniyang kapangyarihan at lakas ay 
laging ginagamit nang lubusang kaayon ng ka- 
tarungan at katuwiran, hindi kailanman sa walang- 
kontrol, walang-pakundangan, pabagu-bago, o ires- 
ponsableng paraan. (Job 34:10, 12; 35:13, 37:23, 24) 
Kaya naman walang makatuwirang dahilan ang 
mga tao upang makipagtalo sa kaniya o hanapan 
siya ng pagkakamali. (Job 40:2-5) Yaong mga nag- 
sasagawa ng katuwiran ay may-pagtitiwalang ma- 
kalalapit sa kaniya at makapagtatamasa ng personal 
na kaugnayan sa kaniya. (Job 13:3, 29:4, 5, 31:3b- 
37) Bilang ang Maylalang, siya ang Bukal ng buhay 
at karunungan.---Job 32:8, 33:4. 

Sa hula sa Isaias 9:6 tungkol sa Mesiyas, ang titu- 
long “Makapangyarihang Diyos" ay ikinapit sa ipina- 
ngakong Prinsipe ng Kapayapaan. Gayunman, ang 
pananalitang ito ay salin ng Hebreong 'E] Gib-bohr, 
hindi ng 'El Shaddai” gaya sa mga kasulatang na- 
banggit na. 

Ang Terminong Griego. Sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan, ang salitang Pan-to-kra tor ay lu- 
militaw nang sampung ulit, at siyam sa mga ito 
ay nasa aklat ng Apocalipsis. Ang salitang ito ay 
may saligang kahulugan na “Makapangyarihan-sa- 
lahat,” o “Pinakamakapangyarihan sa Lahat.” Ang 
paggamit nito sa Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ay sumusuporta sa pagkaunawa sa terminong He- 
breo na Shaddai” bilang nangangahulugang “Maka- 
pangyarihan-sa-lahat,” yamang sa Hebreong Kasu- 
latan ay wala nang iba pang katumbas na termino 
para sa Pan-to-kra tor. 

Sa 2 Corinto 6:18, sumipi si Pablo mula sa He- 
breong Kasulatan nang himukin niya ang mga Kris- 
tiyano na iwasan ang huwad na pagsamba at ang 
paggamit ng walang-buhay at walang-kapangyari- 
hang mga idolo, upang sila'y maging kuwalipika- 
do bilang mga anak ng “Makapangyarihan-sa-lahat 
[Pan-to-kra'tor].” Batay sa mga pagsipi ng apostol, 
maliwanag na ang nabanggit na titulo ay tumutu- 
koy sa Diyos na Jehova. 

Sa katulad na paraan, sa buong Apocalipsis, ang 
titulong Pan-to-kra tor ay ikinakapit sa Maylalang at 
Haring Walang Hanggan, si Jehova, gaya sa “awit ni 
Moises na alipin ng Diyos at awit ng Kordero [si 


MAKEDA 


Jesu-Kristo], na nagbubunyi sa Diyos na Jehova bi- 
lang ang isa na karapat-dapat sambahin at kataku- 
tan ng lahat ng mga bansa. (Apo 15:3; ihambing 
ang Apo 21:22.) Ang pagkakapit ng titulong ito sa 
Diyos na Jehova ay maliwanag na makikita sa Apo- 
calipsis 19:6 kung saan ginagamit ang pananalitang 
Hallelujah (Purihin ninyo si Jah!). Sa katulad na pa- 
raan, ang pananalitang “ang Isa na ngayon at ang 
nakaraan at ang darating” (Apo 1:8: 4:8) ay maliwa- 
nag na tumutukoy sa Diyos na walang hanggan 
(Aw 90:2), anupat hindi lamang siya Makapangyari- 
han-sa-lahat noong sinaunang mga panahon kundi 
maging sa kasalukuyan at hanggang sa hinaharap 
kung kailan “darating” siya taglay ang pagpapama- 
las ng kaniyang buong kapangyarihan. Muli, pagka- 
tapos niyang ‘kunin ang kaniyang dakilang kapang- 
yarihan upang mamahala bilang hari, marahas na 
pagkilos ang ipinahihiwatig ng pagpapamalas ng 
kaniyang poot laban sa mga bansang sumasalan- 
sang, sa panahon ng “digmaan ng dakilang araw ng 
Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.” (Apo 11:17, 
18, 16:14) Ang kaniyang Anak, si Kristo Jesus, “Ang 
Salita ng Diyos,” ay ipinakikitang nagpapahayag ng 
gayong “poot ng Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat” laban sa mga bansa sa kaniyang posisyon bi- 
lang haring pinahiran ng Diyos. (Apo 19:13-16) 
Gayunman, ang gayong makapangyarihang mga 
kapahayagan ng mga hudisyal na pasiya ng Diyos 
ay lubusan pa ring kasuwato ng kaniyang mga 
pamantayan ng katotohanan at katuwiran.---Apo 
16:5-7: tingnan ang Diyos. 


MAKAZ [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “kamuhian"]. Isang lugar na pi- 
nangangasiwaan ng isa sa 12 kinatawan ni Solo- 
mon. (1Ha 4:7, 9) Ipinapalagay na ang Makaz ay 
ang Khirbet el-Mukheizin, na mga 5 km (3 mi) 
sa HK ng Ekron. 


MAKEDA. Isang maharlikang Canaanitang lun- 
sod sa Sepela. Sa yungib ng Makeda nagtago ang li- 
mang hari na nag-alyansa laban sa mga Gibeonita. 
Pansamantala silang kinulong doon hanggang no- 
ong patayin sila. Nang dakong huli, ang yungib na 
ito ang naging libingan nila. Pagkatapos nito, bini- 
hag ng hukbong Israelita sa ilalim ng pangunguna 
ni Josue ang lunsod ng Makeda at itinalaga nila iyon 
sa pagkapuksa. Nang hati-hatiin ang Lupang Panga- 
ko, ang Makeda ay ibinigay sa tribo ni Juda.---Jos 
10:5-29: 12:7, 8, 16; 15:20, 33, 41. 

Hindi tiyak kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Makeda. Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet el- 
Kheishum, na mga 4 na km (2.5 mi) sa HHS ng Aze- 
ka. Malawak na mga kaguhuan at mga karatig na 
yungib ang nagsisilbing palatandaan ng lugar na 
ito. 


MAKELOT 


MAKELOT [Mga Nagkakatipong Karamihan]. 
Isa sa mga kampamento ng Israel sa ilang. (Bil 33: 
25, 26) Hindi matukoy kung saan ang lokasyon nito. 


MAKI [posibleng pinaikling anyo ng Makir]. 
Isang Gadita at ama ni Geuel, isa sa 12 Israelita na 
isinugo upang tiktikan ang Canaan.--Bil 13:1, 2, 
15, 16. 


MAKIR [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magbili']. 

1. Ang unang binanggit na anak ni Manases sa 
kaniyang Siryanong babae. Si Makir ang pinagmulan 
ng pamilya ng mga Makirita at tinatawag na “ama ni 
Gilead.” Ang kaniyang asawa ay si Maaca, at nagka- 
roon siya ng mga anak samantalang buhay pa si 
Jose. (Gen 50:23: Bil 26:29, Jos 17:1: 1Cr 2:21, 23, 
7:14-17) Binihag ng “mga anak ni Makir” ang pook 
ng Gilead, pinalayas ang mga Amorita, at tinanggap 
ang distritong iyon bilang mana. (Bil 32:39, 40, Deu 
3:15, Jos 13:31) Si Zelopehad at ang mga anak na ba- 
bae nito ay mula sa Manasitang pamilya ni Makir. 
(Bil 27:1: 36:1, 2; Jos 17:3) Sa awit ng tagumpay nina 
Debora at Barak, waring ginamit ang “Makir” sa ma- 
tulaing pananalita upang kumatawan sa buong tribo 
ni Manases.---Huk 5:1, 14. 

2. Anak ni Amiel (at isang tumatahan sa Lo- 
debar) na sa kaniya nakipanahanan ang anak ni Jo- 
natan na si Mepiboset hanggang sa ipasundo ito ni 
David at maglaan para sa pangangalaga rito. (2Sa 9:4- 
7, 13) Nang maglaon, noong panahon ng paghihi- 
magsik ni Absalom, kabilang si Makir sa mga taong 
naglaan kay Haring David at sa mga kasamahan nito 
ng pagkain at iba pang mga panustos.---2Sa 17:27-29. 


MAKIRITA, MGA [Ni (Kay) Makir]. Isang 
pamilya na mula sa tribo ni Manases na nagmula sa 
kaniyang anak na si Makir.--Bil 26:29, tingnan ang 
MAKIR Blg. 1. 


MAKTES [Almires]. Lumilitaw na isang sek- 
siyon ng Jerusalem malapit sa Pintuang-daan ng 
mga Isda at sa ikalawang purok. Sa panahon ng 
kapahamakan ng Juda, ang mga naninirahan sa 
Maktes ay inihulang magpapalahaw, yamang titigil 
ang mga gawaing pangangalakal doon.--Zef 1:1, 
2, 10, 11. 

Ang salitang Hebreo na makh-tesh' ay tumutukoy 
sa “almires” (Kaw 27:22) o “hugis-almires na uka” 
(Huk 15:19), kaya naman, ginagamit ng ilang salin 
ang “Almires” sa halip na “Maktes” bilang pangalang 
pantangi. (AT, JB, RS) Iniuugnay ng Targum ang 
Maktes sa Libis ng Kidron, ang malalim na bangin sa 
kahabaan ng silanganing pader ng Jerusalem. Ngunit 
ang libis na ito'y wala sa kapaligiran ng mas kanlura- 
ning “Pintuang-daan ng mga Isda” at ng “ikalawang 
purok.” Dahil dito, karaniwang ipinapalagay na ang 


256 


Maktes ay tumutukoy sa isang bahagi ng Gitnang Li- 
bis (Libis ng Tyropoeon), marahil ay ang itaas na ba- 
hagi nito. 


MALAAPOY NA AHAS. Ang pangngalang 
Hebreo na sa:raph, sa anyong pangmaramihan nito, 
ay isinalin bilang “mga serapin” sa Isaias 6:2, 6 at li- 
teral na nangangahulugang “isa na malaapoy,” o “isa 
na nagliliyab.” Ginamit din ito kaugnay ng panla- 
hatang terminong Hebreo para sa serpiyente (na- 
chash’) at isinalin bilang “makamandag.” Marahil ay 
tumutukoy ito sa hapdi at pamamaga na dulot ng ka- 
mandag ng serpiyente. (Deu 8:15) Una itong binang- 
git noong parusahan ng Diyos ang mapaghimagsik 
na mga Israelita sa pamamagitan ng pagsusugo ng 
“makamandag na mga serpiyente [han-necha-shim' 
hasseraphim'T" sa gitna nila. Pagkatapos mamagitan 
si Moises, tinagubilinan siya ni Jehova na gumawa 
ng “isang malaapoy na ahas” at ilagay iyon sa isang 
posteng pananda. Kapag yaong mga kinagat ay tu- 
mingin doon, sila'y mapagagaling at mabubuhay. 
Inanyuan ni Moises ang ahas na yari sa tanso. (Bil 
21:6-9, 1Co 10:9) Binigyan ito ni Jesus ng makahu- 
lang kahulugan sa pagsasabing: “Kung paanong iti- 
naas ni Moises ang serpiyente sa ilang, gayundin ki- 
nakailangang itaas ang Anak ng tao, upang ang 
bawat isa na naniniwala sa kaniya ay magkaroon ng 
buhay na walang hanggan."”--Ju 3:14, 15. 

Sa hatol ng Diyos laban sa Filistia at sa deskripsiyon 
ng ilang na lugar na nasa T ng Juda, binanggit sa Isa- 
ias 14:29 at 30:6 ang isang “malaapoy na ahas na lu- 
milipad.” Ipinapalagay ng ilan na ang pananalitang 
“lumilipad” ay tumutukoy sa mabilis na pagsugod 
o tulad-kidlat na pagdaluhong ng makamandag na 
mga ahas kapag sila'y umaatake. 


MALAKIAS. Isang Hebreong propeta at ma- 
nunulat ng Bibliya. (Mal 1:1) Ang Kasulatan ay wa- 
lang ibinibigay na impormasyon hinggil sa kani- 
yang pinagmulang angkan at personal na buhay. 
Ang nalalaman tungkol sa kaniya ay isinisiwalat sa 
aklat na nagtataglay ng kaniyang pangalan. Ipina- 
kikita siya roon bilang isang lalaki na nagtaglay ng 
malaking sigasig para sa pangalan ni Jehova at pag- 
samba sa Kaniya. 


MALAKIAS, AKLAT NG. Ang huling aklat 
ng Hebreong Kasulatan sa makabagong mga Bibli- 
yang Tagalog. Sa tradisyonal na Judiong kanon, ini- 
lagay ito bilang pinakahuli sa mga akda ng tinata- 
wag na mga pangalawahing propeta ngunit mas 
una sa Mga Akda (Hagiographa). Isa itong kapaha- 
yagan ni Jehova may kinalaman sa Israel sa pama- 
magitan ni Malakias.---Mal 1:1. 

Mga Kalagayan Noong Panahon ni Malakias. 
Noong panahon ng panghuhula ni Malakias, napaka- 


257 


sama ng situwasyon sa gitna ng mga saserdote. Ba- 
gaman labag sa Kautusan, tumatanggap sila ng pi- 
lay, bulag, at may-sakit na mga hayop bilang hain 
sa altar ni Jehova. (Mal 1:8, Lev 22:19: Deu 15:21) 
Hindi nila binigyan ang bayan ng wastong patnu- 
bay at tagubilin, na naging dahilan upang matisod 
ang marami. (Mal 2:7, 8) Nagpapakita sila ng pagta- 
tangi kapag humahatol sa mga usapin. (2:9) Ang la- 
hat ng ito ay nagkaroon ng masamang epekto sa 
mga Israelita sa pangkalahatan, anupat dahil dito ay 
itinuring nilang di-gaanong mahalaga ang pagli- 
lingkod kay Jehova. (3:14, 15) Makikita ito sa hindi 
pagsuporta ng mga Israelita sa templo sa pamama- 
gitan ng pagbabayad ng kanilang mga ikapu. Napa- 
kalayo na ng paglihis nila sa kanilang debosyon kay 
Jehova anupat lumilitaw na dinidiborsiyo nila ang 
kanilang mga asawa upang makapag-asawa ng mga 
babaing sumasamba sa huwad na mga diyos. Ga- 
yundin, may panggagaway, pangangalunya, pagsi- 
sinungaling, pandaraya, at paniniil sa gitna ng mga 
Israelita. (2:11, 14-16, 3:b, 8-10) Dahil dito, patiu- 
nang nagbabala si Jehova tungkol sa pagdating niya 
sa kaniyang templo upang humatol. (3:1-6) Kasabay 
nito, hinimok niyang magsisi ang mga manggaga- 
wa ng kasamaan, na sinasabi: “Manumbalik kayo sa 
akin, at manunumbalik ako sa inyo. ”---3:7. 
Panahon ng Pagsulat. Ang panloob na ka- 
tibayan ay naglalaan ng saligan upang matukoy 
kung kailan natapos ang aklat ng Malakias. Isinulat 
ito pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, sapag- 


MALAKIAS, AKLAT NG 


kat isang gobernador ang nangangasiwa noon sa 
mga Israelita. Ang pagsamba ay isinasagawa noon 
sa templo, na nagpapahiwatig na naitayo na itong 
muli. (Mal 1:7, 8; 2:3, 13; 3:8-10) Tumuturo ito sa 
isang yugto na mas huli kaysa sa panahon ni Hagai 
(520 B.C.E.) at ni Zacarias (520-518 B.C.E.), yamang 
naging aktibo ang mga propetang ito sa paghimok 
sa mga Israelita na tapusin ang templo. (Ezr 5:1, 2, 
6:14, 15) Ang pagpapabaya ng Israel sa tunay na 
pagsamba at ang hindi nito panghahawakan sa ka- 
utusan ng Diyos ay waring katugma ng mga kala- 
gayang umiiral noong muling dumating si Nehe- 
mias sa Jerusalem pagkatapos ng ika-32 taon ni 
Haring Artajerjes (mga 443 B.C.E.). (Ihambing ang 
Mal 1:6-8, 2:7, 8, 11, 14-16, Ne 13:6-31.) Samakatu- 
wid, tulad ng aklat ng Nehemias, malamang na 
ang aklat ng Malakias ay isinulat pagkatapos ng 
443 B.C.E. 

Kasuwato ng Iba Pang mga Aklat ng Bibliya. 
Ang aklat na ito ay lubusang kasuwato ng iba pang 
bahagi ng Kasulatan. Sumipi ang apostol na si Pablo 
mula sa Malakias 1:2, 3 nang ipaliwanag niya na ang 
pagpili ng Diyos ay nakasalalay, “hindi sa isa na 
nagnanais ni sa isa na tumatakbo, kundi sa Diyos, 
na siyang may awa.” (Ro 9:10-16) Si Jehova ay tinu- 
koy sa aklat bilang ang Maylalang (Mal 2:10, iham- 
bing ang Aw 100:3, Isa 43:1: Gaw 17:24-26) at 
bilang isang makatarungan, maawain, at di-nagba- 
bagong Diyos anupat hindi niya hinahayaang di- 
naparurusahan ang sinasadyang pagkakasala. (Mal 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MALAKIAS 


Isang kapahayagang nagdiriin na magsusulit sa Diyos na Jeho- 
va ang isa kapag ipinagwalang-bahala niya ang Kaniyang mga 
kahilingan 

Isinulat ng propetang si Malakias, maliwanag na mga 95 taon 
pagkabalik ng unang mga Judiong tapon mula sa Babilonya 


Inibig ni Jehova ang Israel, ngunit hinamak nila ang 
kaniyang pangalan (1:1-14) 
Inibig ni Jehova ang kaniyang bayan kung paanong inibig 
niya si Jacob, ngunit kinapootan niya si Esau 


Gayunpaman, hinamak ng mga saserdote ng Israel ang pa- 
ngalan ng Diyos, yamang tumatanggap sila ng pilay at 
may-sakit na mga hayop bilang hain, tiyak na hindi sila 
magbibigay ng gayong mga hayop sa isang gobernador 
na tao 

Sinaway ang mga saserdote at taong-bayan da- 
hil hindi nila iningatan ang mga daan ni Jehova 

(2:1-17) 

Lumihis ang mga saserdote mula sa daan ng Diyos, anupat 
pinangyari nilang “matisod sa kautusan” ang marami, at 
sa gayo'y ‘sinira nila ang tipan ni Levi’ 

Ang iba ay nag-asawa ng mga babaing banyaga, at ang ilan 
ay nakitungo nang may kataksilan sa mga asawa ng kani- 
lang kabataan sa pamamagitan ng pagdiborsiyo sa mga ito 


Pinanghimagod ng mga Israelita ang Diyos sa pagsasabing 
sinasang-ayunan niya ang mga gumagawa ng masama 
Hahatulan at dadalisayin ng tunay na Panginoon ang 

kaniyang bayan (3:1-18) 

Darating si Jehova sa templo kasama ang mensahero ng ti- 
pan: dadalisayin at lilinisin niya ang mga Levita, at kalu- 
lugdan ni Jehova ang handog na kaloob ng Juda 

Ang mga manggagaway, mga mangangalunya, mga sumu- 
sumpa nang may kabulaanan, mga mandaraya, at mga 
maniniil ay mabilis na hahatulan 


Dalhin sa kamalig ni Jehova ang buong ikasampung bahagi 
upang tumanggap ng napakasaganang pagpapala 

Isang aklat ng alaala ang isusulat para sa mga natatakot 
kay Jehova: makikilala ng Kaniyang bayan ang pagkaka- 
iba sa pagitan ng matuwid at ng balakyot 

Ang pagdating ng dakila at kakila-kilabot na araw ni 

Jehova (4:1-6) 

Sa araw ni Jehova ay lubusang lilipulin ang mga balakyot, 
samantalang “sisikat ang araw ng katuwiran” sa mga na- 
tatakot sa pangalan ng Diyos 


Bago ang araw na iyon, magkakaroon ng isang gawaing 
pagsasauli, na isasagawa ng propetang si Elias 


MALAKING BATO 


2:2, 3, 17; 3:5-7, 17, 18, 4:1, ihambing ang Exo 34: 
6, 7: Lev 26:14-17: Ne 9:17, San 1:17.) Idiniin nito 
ang kahalagahan ng pangalan ng Diyos. (Mal 1: 
5, 11, 14, 4:2, ihambing ang Deu 28:58, 59, Aw 
35:27; Mik 5:4.) At nagpayo ito na alalahanin ang 
Kautusan ni Moises.---Mal 4:4. 

Itinuon din ng aklat ang pansin ng Israel sa pag- 
dating ng Mesiyas at sa araw ni Jehova. Bagaman 
binanggit nito na isusugo ni Jehova ang isa na tina- 
tawag na “aking mensahero,” ang isang iyon ay 
magiging tagapagpauna lamang ng mas dakilang 
“mensahero ng tipan” na kasama ni Jehova. (Mal 
3:1) Ang kinasihang mga ulat nina Mateo (11:10-14, 
17:10-13), Marcos (9:11-13), at Lucas (1:16, 17, 76) 
ay pawang nagpapakilala sa tagapagpauna ni Jesus 
na si Juan na Tagapagbautismo bilang ang “mensa- 
hero” at ang “Elias” sa Malakias 3:1 at 4:5, 6 sa 
unang katuparan ng mga ito. 


MALAKING BATO. Tingnan ang Baro, I. 


MALAKING DAGAT. Ang pagkalawak-lawak 
na katubigan na nasa pagitan ng Europa at Aprika, 
anupat ang Asia ay nasa gawing silangan nito. Sa- 
mantalang tinawag ito ng mga Hebreo na Mala- 
king Dagat, sa ngayon ay karaniwan itong tina- 
tawag sa pangalan nito na nanggaling sa Latin, 
Mediteraneo, nangangahulugang “nasa Gitna ng 
Lupain,” sapagkat halos nakukulong ito ng lupain. 
Dahil sa gayong kalagayan, bukod pa sa paghihip 
dito ng maiinit na hangin mula sa Disyerto ng Sa- 
hara, mas mabilis ang ebaporasyon nito kaysa sa 
karaniwan, kung kaya naman mas mataas ang den- 
sidad ng tubig nito. Iyan ang dahilan kung bakit sa 
Kipot ng Gibraltar, ang mas magaan na tubig mula 
sa Atlantiko ay nasa ibabaw at ang mas mabigat na 
tubig na galing sa Mediteraneo ay nasa ilalim. Ma- 
kapaglalabas-masok lamang sa “nakapaloob” na da- 
gat na ito ang mga barko sa pamamagitan ng ma- 
kikitid na daanan--sa pamamagitan ng Kipot ng 
Gibraltar sa dakong K, sa pamamagitan ng Darda- 
nelles at Bosporus sa dakong HS, at mula noong ika- 
19 na siglo, sa pamamagitan ng Kanal ng Suez sa 
dakong TS. 

Sa ngayon, hindi naman mali na tawaging Mala- 
king Dagat ang Mediteraneo, gaya ng ginawa ng si- 
naunang mga tao mula noong panahon ni Moises, 
sapagkat talagang tumutugma ito sa lahat ng ipina- 
hihiwatig ng pangalang ito. (Bil 34:6, 7) Maliban sa 
iba't ibang sanga nito na mga dagat din, ang Medi- 
teraneo ay may haba na mga 3,700 km (2,300 mi), 
anupat may sukat na mahigit na 970 km (600 mi) sa 
pinakamalapad na bahagi nito at may lawak na mga 
2,510,000 km kuwadrado (969,100 mi kuwadrado). 
Ang pinakamalalim na bahagi nito ay 5,100 m 
(16,700 piye). 


258 


Dahil sa mga peninsula ng Italya at Gresya na na- 
kausli mula sa H, nababaha-bahagi ito sa mga dagat 
ng Tirreno, loniano, Adriatico, at Aegeano, sa gayon 
ay lalong naging paliku-liko ang hugis nito at lalong 
humaba ang dalampasigan nito. Sa bandang gitna 
sa pagitan ng S at K, ang dagat ay kumikipot hang- 
gang sa sukat na mga 150 km (90 mi) sa pagitan ng 
Sicilia at Hilagang Aprika, at doon ay mababaw ang 
tubig kung ihahambing sa ibang bahagi. 

Binabanggit ng hula ni Ezekiel ang tungkol sa “na- 
pakaraming” isda sa Malaking Dagat. (Eze 47:10) 
Matatagpuan sa mga tubig na ito ang malinam na 
korales at maraming espongha, bukod pa sa mahigit 
na 400 uri ng isda. 

Hindi lamang ang pangalang “Malaking Dagat” 
ang ginamit ng mga manunulat ng Bibliya (Jos 1:4: 
9:1, 2: 15:12, 47: 23:4; Eze 47:15, 19, 20; 48:28) 
kundi tinukoy rin nila ito sa pamamagitan ng iba 
pang malalawak na termino. Para sa kanila, ang 
katubigang ito ang “kanluraning dagat,” palibha- 
sa'y ito ang naging kanluraning hangganan ng ka- 
nilang bigay-Diyos na lupain. (Deu 11:24, 34:1, 2) 
Mula sa lokasyon ng Jerusalem, minalas ito bilang 
ang “kanluraning dagat” na naiiba sa “silanganing 
dagat,” samakatuwid nga, ang Dagat na Patay. (Joe 
2:20, Zac 14:8) Tinawag din itong “dagat ng mga 
Filisteo” (Exo 23:31) o basta “Dagat” lamang.--Bil 
34:5. 

Mula pa noong unang panahon, tinawid ng mga 
taga-Fenicia at ng iba pang matatapang na taong 
naglalayag sa dagat ang Malaking Dagat, natukla- 
san nila ang marami sa mga pulo nito, at nakipag- 
kalakalan sila sa maraming daungang lunsod nito. 
Binabanggit ng Bibliya ang mga pulong gaya ng Ar- 
vad, Cauda, Ciprus, Cos, Creta, Kios, Malta, Patmos, 
Rodas, Samos, at Samotracia. Gayundin, ang ilan sa 
mga baybaying lunsod at lugar sa mga pulong ito at 
sa kahabaan ng mga baybayin ng kontinente sa si- 
langaning seksiyon ng Malaking Dagat ay nakatala 
sa Bibliya, samakatuwid nga: Aco (Tolemaida), Ac- 
zib, Adrameto, Alejandria, Amfipolis, Askelon, Ata- 
lia, Cinido, Dor, Fenix, Gebal, Lasea, Magagandang 
Daungan, Patara, Puteoli, Regio, Salamis, Salmone, 
at Siracusa. 

Dumalaw si Jesu-Kristo sa mga rehiyon ng Tiro at 
Sidon (Mar 7:24, 31) na nasa daungang-dagat; na- 
karating si Pedro sa Jope at Cesarea (Gaw 10:5, 6, 
24); nakarating naman si Pablo sa Pafos, Troas, Nea- 
polis, Cencrea, Efeso, Asos, Mitilene, at Mileto (Gaw 
13:13; 16:11; 18:18, 19; 20:14, 15). Kilalá ang Mala- 
king Dagat sa malalakas na bagyo na naging dahi- 
lan ng pagkawasak ng maraming barko at pagkasa- 
wi ng maraming tao. Sa mga nakaligtas dito ay 
kabilang si Pablo at yaong mga naglayag na kasama 
niya.—Gaw 27:14, 15, 39-44. 


259 


MALAKING KAPIGHATIAN. Tingnan ang 
KAPIGHATIAN. 


MALAKING PULUTONG. Isang pananali- 
tang madalas lumitaw sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. Kung minsan, ginagamit ang “malaking pu- 
lutong” o “malalaking pulutong” upang tukuyin ang 
malalaking grupo ng mga taong nakarinig sa pang- 
madlang pagtuturo ni Jesu-Kristo. (Mat 14:14, 19:2; 
20:29) Pagkatapos makita ng apostol na si Juan ang 
pangitain tungkol sa pagkapuksa ng makasagisag na 
Babilonyang Dakila, narinig niya “ang gaya ng isang 
malakas na tinig ng isang malaking pulutong sa la- 
ngit.” (Apo 19:1) Gayunman, sa Apocalipsis 7:9, 
may binabanggit na “isang malaking pulutong” na 
ang pagkakakilanlan ay matagal nang inaalam. 

Sa kabanatang iyon, binanggit muna ng apostol 
na si Juan ang pagtatatak sa 144,000 alipin ng Diyos 
"mula sa bawat tribo ng mga anak ni Israel.” (Apo 
7:2-8) Pagkatapos nito, nakita niya sa pangitain ang 
“isang malaking pulutong” mula sa lahat ng mga 
bansa, mga tribo, mga bayan, at mga wika. Habang 
ang mga ito'y nakatayo sa harap ng trono ng Diyos, 
iniuukol nila sa Diyos at sa Kordero ang kanilang ka- 
ligtasan. Sila'y lumabas mula sa “malaking kapigha- 
tian.” Naglilingkod sila sa Diyos sa kaniyang templo, 
at inilulukob niya ang kaniyang tolda sa kanila. Wa- 
wakasan ang lahat ng kanilang gutom at uhaw at 
bawat luha ay papahirin sa kanilang mga mata ha- 
bang inaakay sila ng kaniyang Anak (ang Kordero: 
Ju 1:29) sa mga tubig ng buhay.---Apo 7:9-17. 

Popular na mga Pangmalas. Ibat iba ang 
pangmalas hinggil sa kahulugan at pagkakakilanlan 
ng “malaking pulutong" na ito. Para sa maraming 
komentarista, ang 144,000 na tinatakan, na unang 
nabanggit, ay mga miyembro ng “espirituwal na Is- 
rael,” at naniniwala sila na ang mga ito ay sumasa- 
gisag sa kongregasyong Kristiyano habang ang mga 
ito ay nasa lupa. Ipinapalagay nila na ang “malaking 
pulutong” ay kumakatawan sa kongregasyong Kris- 
tiyano ring iyon na nasa langit, kapag ang mga in- 
dibiduwal ay namatay nang tapat at binuhay nang 
muli. Naniniwala naman ang iba na ang 144,000 ay 
literal na nagmula “sa bawat tribo ng mga anak ni 
Israel” (Apo 7:4), samakatuwid nga, mga Judio sa 
laman na naging mga Kristiyano, at ipinapalagay 
nila na ang “malaking pulutong” ay kumakatawan 
sa lahat ng mga Kristiyanong Gentil. Gayunman, 
kung isasaalang-alang ang Apocalipsis kabanata 7 
at iba pang kaugnay na mga teksto, makikita na 
nagkakasalungatan ang mga pangmalas na ito, at 
na ibang konklusyon ang tinutukoy ng mga teks- 
tong ito. 

Ang paniniwala na ang 144,000 na tinatakan ay 
ang mga miyembro ng kongregasyong Kristiyano 
habang ang mga ito ay nasa lupa at na ang “mala- 


MALAKING PULUTONG 


king pulutong” naman ay ang binuhay-muling mga 
Kristiyano sa langit ay hindi kasuwato ng isa pang 
pagbanggit sa 144,000 na nasa Apocalipsis kabana- 
ta 14. Doon, ang 144,000 ay nakatayong kasama 
ng Kordero sa “Bundok Sion.” Sa Hebreo 12:18- 
24, ipinakita ng apostol na si Pablo ang pagkakai- 
ba ng nangyari sa mga Israelita sa makalupang 
Bundok Sinai at sa mga Kristiyanong lumapit sa 
isang Bundok Sion at isang lunsod ng Diyos na 
buhay, makalangit na Jerusalem, at laksa-laksang 
mga anghel, sa pangkalahatang kapulungan, at sa 
kongregasyon ng panganay na nakatala sa langit." 
Maliwanag kung gayon na bagaman sinasabi ng 
Apocalipsis 14:3 na ang 144,000 ay “binili mula sa 
lupa,” ipinakikita ng konteksto na sila ay nasa langit 
kasama ng makalangit na Kordero, si Kristo Jesus, 
at hindi nasa lupa. (Apo 14:3, 4) Pinasisinungali- 
ngan nito ang pangmalas na ang 144,000 ay kuma- 
katawan sa kongregasyong Kristiyano habang ang 
mga ito ay nasa lupa at na sila rin ang “malaking 
pulutong” sa langit. 

Karagdagan pa, ang pagpapakilala ng apostol na 
si Juan sa kaniyang pangitain tungkol sa “mala- 
king pulutong” ay nagpapahiwatig na magkaibang- 
magkaiba ang mga ito at ang 144,000 na tinatakan. 
Sinabi niya: “Pagkatapos ng mga bagay na ito [ang 
ulat tungkol sa 144,000 na tinatakan] ay nakita ko, 
at, narito! isang malaking pulutong, na hindi mabi- 
lang ng sinumang tao.” (Apo 7:9) Sa gayo'y ipinaki- 
kilala niya ang “malaking pulutong” bilang isang hi- 
walay na grupo at ipinakikita niya ang pagkakaiba 
ng espesipikong bilang ng 144,000 at ng di-mabi- 
lang na “malaking pulutong.” Naiiba rin ang mga ito 
dahil sila'y hindi “mga anak ni Israel,” kundi mula sa 
lahat ng mga bansa, mga tribo, mga bayan, at mga 
wika. Hindi sila makikitang nakatayo kasama ng 
Kordero gaya ng pagkakalarawan sa 144,000 sa 
Apocalipsis 14:1, kundi sila'y nakatayo “sa harap ng 
Kordero.” Pinatutunayan ng iba't ibang argumen- 
tong ito na ang “malaking pulutong” ay hiwalay at 
naiiba sa 144,000 na tinatakan. 

Sa kabilang dako, kung ipapalagay na ipinakikita 
nito ang pagkakaiba ng mga Kristiyanong Judio 
at ng mga Kristiyanong Gentil, magiging salungat 
iyan sa kinasihang pananalita ng apostol na si Pablo 
na hindi mahalaga sa kongregasyong Kristiyano 
ang mga pagkakaiba sa laman, yamang ang lahat 
ng miyembro nito ay iisa at kaisa ni Kristo Jesus. 
(Ro 10:12; Gal 3:28) Yamang ‘lubos nang naipagka- 
sundo ni Jehova sa kaniyang sarili ang dalawang ba- 
yan [mga Judio at mga di-Judio] sa isang katawan’ 
sa pamamagitan ni Kristo, mahirap isipin na, sa pa- 
ngitaing ibinigay kay Juan, paghihiwalayin na na- 
man niya ang dalawang grupo sa pamamagitan 
ng pagbubukod ng mga Judio sa laman mula sa 
mga Gentil. (Efe 2:11-21, Gaw 15:7-9) Lalo itong 


MALAKING PUNUNGKAHOY 


nagiging malinaw kapag isinaalang-alang ang si- 
mulain ng Diyos na sinabi ni Pablo. Sumulat ang 
apostol: “Siya ay hindi Judio na gayon sa panlabas, 
ni ang pagtutuli man ay yaong nasa panlabas sa la- 
man. Kundi siya ay Judio na gayon sa panloob, at 
ang kaniyang pagtutuli ay yaong sa puso sa pama- 
magitan ng espiritu.” (Ro 2:28, 29) Isa pa, bakit wa- 
lang binabanggit na ‘pagtatatak’ ng mga Kristiya- 
nong Gentil sa banal na pangitaing ito? At bakit 
hindi maaaring lubos na matutuhan ng mga Kristi- 
yanong Gentil ang bagong awit na inaawit ng 144,- 
000? (Apo 14:3) Kaya naman, malinaw na ang 
144,000 na tinatakan ay kabilang sa espirituwal na 
Israel, na binubuo kapuwa ng mga Kristiyanong Ju- 
dio at Gentil, at hindi sa Israel sa laman.---Gal 6:16. 

Ang Kanilang Pagkakakilanlan. Ang susi sa 
pagkakakilanlan ng “malaking pulutong” ay nasa 
paglalarawan sa kanila sa Apocalipsis kabanata 7 at 
sa mga talatang kahawig nito. Sa Apocalipsis 7:15- 
17, sinasabi na “lulukob ng Diyos ang kaniyang tol- 
da sa kanila, na sila'y aakayin sa “mga bukal ng 
mga tubig ng buhay," at na papahirin ng Diyos “ang 
bawat luha sa kanilang mga mata.” Sa Apocalipsis 
21:2-4 naman, makikita ang katulad na mga pana- 
nalitang: “Ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatau- 
han,” “papahirin niya ang bawat luha sa kanilang 
mga mata,” at “hindi na magkakaroon ng kamata- 
yan.” Ang pangitaing iniulat dito ay may kinalaman 
sa mga taong nasa lupa, sa gitna ng sangkatauhan, 
at hindi sa langit, na pinanggagalingan 'ng Bagong 
Jerusalem na bumababa." 

Nagbabangon ito ng isang tanong: Kung ang “ma- 
laking pulutong” ay mga taong magtatamo ng kalig- 
tasan at mananatili sa lupa, bakit sinasabing sila'y 
"nakatayo sa harap ng trono ng Diyos at sa harap 
ng Kordero”? (Apo 7:9) Kung minsan, ang 'pagta- 
yo ay ginagamit sa Bibliya upang magpahiwatig 
ng pagkakaroon ng isang kinalulugdan o sinasang- 
ayunang katayuan sa paningin ng isa na sa harap 
niya ay nakatayo ang isang indibiduwal o grupo. 
(Aw 1:5; 5:5; Kaw 22:29, Luc 1:19) Sa katunayan, sa 
naunang kabanata ng Apocalipsis, “ang mga hari sa 
lupa at ang matataas ang katungkulan at ang mga 
kumandante ng militar at ang mayayaman at ang 
malalakas at ang bawat alipin at ang bawat mala- 
yang tao” ay ipinakikitang nagtatangkang magtago 
“mula sa mukha ng Isa na nakaupo sa trono at mula 
sa poot ng Kordero, sapagkat dumating na ang da- 
kilang araw ng kanilang poot, at sino ang maka- 
tatayo?” (Apo 6:15-17: ihambing ang Luc 21:36.) 
Sa gayon, lumilitaw na ang “malaking pulutong" ay 
binubuo ng mga taong naingatan sa panahong iyon 
ng poot anupat nagawa nilang tumayo' bilang mga 
sinang-ayunan ng Diyos at ng Kordero. 

Ang pag-akay sa kanila ng Kordero sa “mga bukal 
ng mga tubig ng buhay” ay may pagkakatulad sa 


260 


Apocalipsis 22:17, na nagsasabi: “Ang espiritu at 
ang kasintahang babae ay patuloy na nagsasabi: 
‘Halika!’ At ang sinumang nakikinig ay magsabi: 
‘Halika!’ At ang sinumang nauuhaw ay pumarito, 
ang sinumang nagnanais ay kumuha ng tubig ng 
buhay nang walang bayad.” Sa Kasulatan, ang “ka- 
sintahang babae” ay ipinakikilala bilang ang pinahi- 
rang kongregasyong Kristiyano, na ikakasal sa ma- 
kalangit na Kasintahang Lalaki, si Kristo Jesus. (Efe 
5:25-27: 2Co 11:2; Apo 19:7-9, 21:9-11) Maliwanag 
na ang paanyaya ng makalangit na uring “kasinta- 
hang babae” na “kumuha ng tubig ng buhay nang 
walang bayad” ay bukas sa walang-takdang bilang 
ng mga tao, sa “sinumang nagnanais.” Gayundin 
naman, walang takdang bilang ang “malaking pulu- 
tong, kung kaya ang pangitain sa Apocalipsis 7:9 ay 
kasuwato niyaong nasa Apocalipsis 22:17. 

Samakatuwid, ipinakikita ng lahat ng ebidensiya 
na ang “malaking pulutong” ay kumakatawan sa la- 
hat ng taong hindi kabilang sa makalangit na uring 
“kasintahang babae,” o 144,000 na tinatakan, ngunit 
sila'y nakatayong may pagsang-ayon sa panahon 
ng “malaking kapighatian” at iingatang buhay dito 
sa lupa.--Tingnan ang KONGREGASYON (Ang Kristi- 
yanong Kongregasyon ng Diyos): LANGIT: LUPA (La- 
yunin). 


MALAKING PUNUNGKAHOY [sa Heb., 
lah; 'elohn|, DAMBUHALANG PUNUNGKA- 
HOY [sa Heb., @llah, 'allohn]. Ang mga salitang 
Hebreo na ito ay isinalin sa iba't ibang paraan bi- 
lang “ensina,” “elm,” at ‘teil tree” sa King James 
Version, gayundin bilang “terebinth” sa American 
Standard Version. Gayunman, kinikilala ng mara- 
ming awtoridad na noong panahon ng Bibliya, ma- 
aaring ang mga salitang ito ay basta ikinapit sa ma- 
lalaking punungkahoy sa pangkalahatan. 

Sa Amos 2:9, ang taas ng mga taong Amorita ay 
itinulad sa sedro at ang kanilang lakas ay itinulad 
naman sa “mga dambuhalang punungkahoy.” Ang 
“mga dambuhalang punungkahoy” na ito ay lalo 
nang sagana sa Basan, sa S ng Jordan, at ginagamit 
sa mga paghahambing kasama ng mga sedro ng Le- 
banon. (Isa 2:13, Zac 11:1, 2) Ang mga gaod ay yari 
sa kahoy ng mga ito. (Eze 27:6) Si Debora ay inili- 
bing sa ilalim ng gayong punungkahoy sa Bethel, 
anupat naging dahilan upang panganlan iyon ng 
Alon-bacut, na nangangahulugang “Dambuhalang 
Punungkahoy ng Pagtangis.” (Gen 35:8) Dahil sa lo- 
kasyon ng gayong mga punungkahoy sa mga burol 
at sa matataas na dako, ang mga ito ay naging po- 
pular na mga dakong malilim kung saan nagsagawa 
ng idolatrosong mga gawain ang mga huwad na 
mananamba.---Os 4:13. 

Walang alinlangang kabilang sa mga dambuha- 
lang punungkahoy ang ensina. Palibhasa'y kilala sa 


261 


kanilang tatag at tibay, ang mga punong ensina ay 
nabubuhay nang napakatagal. May ilang uri ng 
ensina na tumutubo pa rin sa Basan at gayundin 
sa matatayog na bahagi ng Hauran, Gilead, Galilea, 
at Lebanon. Ang ilan sa mga ito ay evergreen, sa- 
mantalang ang iba naman ay deciduous (samaka- 
tuwid nga, nalalagas ang mga dahon nila tuwing 
taglagas). Ang kanilang bunga, ang acorn, ay wa- 
ring nakasuksok sa isang kopa at ito ay mayaman 
sa tannin. Pinaniniwalaan na ang kulay para sa si- 
nulid na “iskarlatang kokus” na ginamit sa santu- 
waryo (Exo 25:4: 26:1) ay kinuha mula sa isang 
scale insect na nagdudulot ng sakit sa mga sanga 
ng isang uri ng ensina.--Tingnan ang TINA, PAGTI- 
TINA. 

Ang isang puno na itinuturing na malamang 
na kabilang sa “malalaking punungkahoy” ng Bibli- 
ya ay ang terebinth, o punong agwaras (Pistacia 
palaestina o Pistacia atlantica). (Gen 12:6: 14:13) Isa 
itong karaniwang punungkahoy sa Palestina at may 
katawang mataba at sangang mahahaba. May ilang 
uri na maaaring umabot sa taas na 15 m (50 piye), 
anupat nakapaglalaan ng napakahusay na lilim. Sa 
pamamagitan ng mga paghiwa sa talob nito, maka- 
kakuha ng mabangong resina na ginagawang ag- 
waras. 


MALAYANG BABAE. Isang babae na hindi 
alipin. Ginagamit ang terminong ito bilang paglala- 
rawan sa asawa ni Abraham na si Sara at sa “Jeru- 
salem sa itaas.” Mula nang palayain ng Diyos na Je- 
hova ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa 
Ehipto at ibigay niya sa kanila ang Kautusan sa 
Bundok Sinai hanggang sa wakasan ang tipang Ka- 
utusan noong 33 C.E., pinakitunguhan ni Jeho- 
va ang bansang Israel bilang isang pangalawahing 
asawa. (Jer 3:14: 31:31, 32) Gayunman, ang Kautu- 
san ay hindi nagbigay sa bansang Israel ng katayu- 
an ng isang malayang babae, sapagkat isiniwalat 
nito na ang mga Israelita ay nasa ilalim ng kasala- 
nan, samakatuwid ay mga alipin. Kung gayon, ang- 
kop na angkop na itinulad ni Pablo ang Jerusalem 
ng kaniyang panahon, na nasa pagkaalipin, sa ali- 
lang babae na si Hagar, ang babaing kinakasama ni 
Abraham, at ang “mga anak,” o mga mamamayan, 
ng Jerusalem, sa anak naman ni Hagar na si Isma- 
el. Sa kabaligtaran, ang orihinal na asawa ng Diyos, 
ang Jerusalem sa itaas, tulad ni Sara, ay isang ma- 
layang babae mula't sapol, at ang kaniyang mga 
anak ay malalaya rin naman. Upang maging isang 
malayang anak ng Jerusalem sa itaas, anupat nag- 
tataglay ng “kaniyang kalayaan,” ang isa ay kaila- 
ngang palayain ng Anak ng Diyos mula sa pagkaa- 
lipin sa kasalanan.--Gal 4:22-5:1 at tlb sa 5:1 sa 
Rbi8; Ju 8:34-36. 


MALIKMATA 


MALCAM [Kanilang Hari]. 

1. Isang Benjamita at anak ni Saharaim sa kani- 
yang asawang si Hodes.--- 1Cr 8:1, 8, 9. 

2. Ang pangunahing idolong diyos ng mga Am- 
monita. (2Sa 12:30, 1Cr 20:1, 2, Jer 49:1, 3) Posi- 
bleng siya rin si Milcom, si Molec, at si Moloc. (1Ha 
11:5, 7; Gaw 7:43) Sa tekstong Masoretiko, ang ta- 
nging ipinagkaiba ng pangalang Malcam sa Milcom, 
na “kasuklam-suklam na bagay ng mga Ammoni- 
ta,” ay ang mga tuldok-patinig sa Hebreo. (1Ha 11:5) 
Salungat sa tagubiling ibinigay sa Josue 23:7, ang 
mga Judio ay nagsimulang manata ng mga sumpa 
sa pamamagitan ni Malcam. (Zef 1:5) Malalaman sa 
konteksto kung kailan isasalin ang salitang Hebreo 
bilang pangalan ng diyos na ito at kung kailan na- 
man iyon isasalin bilang “kanilang hari.”--Am 1:15; 
tingnan ang MOLEC. 


MALCO [mula sa salitang-ugat na Heb. na na- 
ngangahulugang “hari"]. Ang alipin ng mataas na 
saserdote na sumama kay Hudas Iscariote at sa pu- 
lutong na patungong Getsemani, kung saan inares- 
to si Kristo. Tinaga ni Pedro ng tabak ang kanang 
tainga ni Malco (Ju 18:10, Mat 26:51, Mar 14:47), 
ngunit makahimalang pinagaling ito ni Jesus. (Luc 
22:50, 51) Isa pang alipin ng mataas na saserdoteng 
si Caifas, na kamag-anak ni Malco, ang nakakilala 
kay Pedro nang maglaon, at umakay ito sa ikatlong 
pagkakaila ng apostol kay Kristo.--Ju 18:26, 27. 


MALIKMATA [sa Ingles, apparition]. Ang sa- 
litang Griego na phan tasma ay lumilitaw lamang 
sa dalawang ulat tungkol sa paglakad ni Jesus sa 
ibabaw ng tubig ng Dagat ng Galilea patungo sa ka- 
niyang mga alagad na nasa isang bangka. (Mat 
14:26, Mar 6:49) Ang natakot na mga alagad ay ini- 
ulat na nagsabi: “Ito ay isang malikmata!” Ang sali- 
tang phan 'ta-sma ay isinasalin sa iba't ibang paraan 
bilang “espiritu” (KJ), “multo” (A5-Tg, AT, BSP, RS, 
Mo, MB, NPV), “guniguni” (Fn), “bulaang pangitain” 
(La), at “malikmata” (Da, ED, Dy, Kx, MR, NW). 
Ang malikmata ay isang ilusyon, isang bagay na 
hindi naman talaga presente ngunit pansamanta- 
lang pinaniniwalaan dahil sa aktibong imahinasyon 
o iba pang dahilan. Upang tiyakin sa kaniyang mga 
alagad na hindi isang malikmata ang nakikita nila at 
na siya ay totoo, sinabi ni Jesus: “Ako ito, huwag ka- 
yong matakot.”--Mat 14:27: Mar 6:50. 
Samakatuwid, ang situwasyong iyon ay naiiba sa 
nangyari nang ang binuhay-muling si Jesus ay big- 
lang magpakita sa gitna ng kaniyang mga alagad, 
anupat inakala nilang nakakita sila ng “isang espiri- 
tu [sa Gr., pneu'ma].” (Luc 24:36, 37) Maliwanag 
na ang pananalita ni Jesus sa huling nabanggit 
na situwasyon ay hindi para kumbinsihin lamang 
sila na totoo siya kundi para tiyakin sa kanila na 


MALINIS, KALINISAN 


nagpapakita siya sa kanila sa anyong taong laman at 
hindi sa anyong espiritu, kaya naman, sinabi niya sa 
kanila na “hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang 
isang espiritu ay walang laman at mga buto gaya 
ng namamasdan ninyong taglay ko.” (Luc 24:38-43, 
ihambing ang Gen 18:1-8, 19:1-3.) Dahil dito, wa- 
lang dahilan upang matakot sila na gaya ng pagka- 
takot ni Daniel sa kasindak-sindak at lubhang naii- 
bang pagpapakita ng anghel. (Ihambing ang Dan 
10:4-9.) Ang situwasyong iyon ay ibang-iba rin sa 
nangyari kay Saul ng Tarso, na nabulag nang mag- 
pakita sa kaniya si Jesus sa daang patungo sa Da- 
masco0.---Gaw 9:1-9, 26:12-14, tingnan ang PAGBABA- 
GONG-ANYO, PANGITAIN. 


MALINIS, KALINISAN. Maraming salitang 
Hebreo at Griego ang naglalarawan sa anumang ba- 
gay na malinis at dalisay, at pati sa pagpapadalisay, 
samakatuwid nga, ang pagsasauli tungo sa isang 
kalagayan na walang dungis, walang batik, malaya 
sa anumang bagay na nagpaparumi, nagbabanto, 
o nagpapasama. Bagaman ang mga salitang ito ay 
naglalarawan ng pisikal na kalinisan, mas madalas 
na ang mga ito ay naglalarawan ng moral o espiri- 
tuwal na kalinisan. Kadalasan, ang pisikal at sere- 
monyal na kalinisan ay nagkakatulad. Ang pandi- 
wang Hebreo na ta-her” (maging malinis, linisin) ay 
karaniwan nang tumutukoy sa seremonyal o moral 
na kalinisan. Ang isang salitang Hebreo na singka- 
hulugan ng taher’ ay barar’, na ang iba't ibang 
anyo ay nangangahulugang “linisin; piliin; manati- 
ling malinis, magpakilalang malinis.” (Eze 20:38, Ec 
3:18, Aw 18:26, Jer 4:11) Ang salitang Griego na- 
man na ka-tharos', nangangahulugang “malinis, da- 
lisay,” ay ginagamit sa pisikal, moral, at relihi- 
yosong diwa. (Mat 23:26, Mat 5:8, Tit 1:15) Ang 
“karumihan” ay hinalaw sa Hebreong ta-me” at isa 
itong salin ng Griegong aka-tharsi'a.--Lev 5:3, Mat 
23:27, Gal 5:19. 

Pisikal na Kalinisan. Dahil sa kanilang perso- 
nal na mga kaugalian, ang bansang Israel ay naging 
isang bayan na maituturing na malusog, bagaman 
nagpagala-gala sila noon sa ilang sa loob ng 40 taon. 
Walang alinlangan na ito'y dahil sinunod nila ang 
mga kautusan ng Diyos sa kanilang buhay sa kam- 
po, anupat kalakip doon ang diyagnosis at paggamot 
sa mga sakit. Sa ilalim ng kaayusang ito, idiniin ang 
kahalagahan ng malinis na tubig. Hindi lahat ng ha- 
yop ay inuri bilang malinis na pagkain. (Tingnan 
ang HAYOP, MGA.) Inugitan ng mga tuntunin na nag- 
silbing proteksiyon ang paghawak at pagtatapon, 
o paglilibing, ng mga bangkay. Nahadlangan ng 
pagkukuwarentenas ang pagkalat ng mga sakit na 
nakahahawa. Noon pa man ay isa nang kahilingan 
sa sanitasyon na ibaon sa hukay at tabunan ang 
dumi ng tao. (Deu 23:12-14) Ang mga kahilingan na 


262 


paliligo nang malimit at paglalaba ng mga damit ay 
kapaki-pakinabang na mga probisyon din sa kodigo 
ng mga kautusan ng bansang iyon. 

Madalas na ginagamit ng Kasulatan ang pisikal na 
kalinisan bilang sagisag o larawan ng espirituwal 
na kalinisan. Halimbawa, dito ay may binabanggit 
na “maningning, malinis, mainam na lino,” at si- 
nasabing lumalarawan iyon sa “matuwid na mga 
gawa ng mga banal.” (Apo 19:8) Hinalaw rin ni Je- 
sus ang isang simulain ng pisikal na kalinisan nang 
itinatawag-pansin niya ang espirituwal na karumi- 
han at ang pagpapaimbabaw ng mga Pariseo. Ang 
mapandayang paggawi ng mga ito ay inihalintulad 
sa paglilinis ng labas ng isang kopa o pinggan nang 
hindi nililinis ang loob nito. (Mat 23:25, 26) Noong 
panahon ng huling hapunan ng Paskuwa, isang ka- 
hawig na ilustrasyon ang ginamit ni Jesus nang na- 
kikipag-usap siya sa kaniyang mga alagad saman- 
talang naroroon pa si Hudas Iscariote. Bagaman 
nakapaligo na sila at nahugasan na ng Panginoon 
ang kanilang mga paa, at samakatuwid ay Tubu- 
san na silang malinis' sa pisikal na paraan, gayun- 
ma'y sa espirituwal na paraan, “Hindi lahat sa inyo 
ay malinis,” sabi ni Jesus.--Ju 13:1-11. 

Mga 70 sanhi ng pisikal na karumihan at sere- 
monyal na karungisan ang nakatala sa Bibliya. Ang 
ilan sa mga ito ay: pagkasaling o paghipo sa mga 
bangkay (Lev 11:32-40, Bil 19:11-19), pagkasaling 
o paghipo sa mga tao o mga bagay na marumi (Lev 
15:4-12, 20-24: Bil 19:22): ketong (Lev 13:1-59): mga 
agas mula sa ari, kasali na ang semilyang lumabas 
sa panahon ng seksuwal na pagtatalik (Lev 15:1-3, 
16-19, 32, 33); panganganak (Lev 12:1-5): pagkain 
ng karne ng maruruming ibon, isda, o hayop (Lev 
11:41-47). Ang mga saserdote ay lalo nang obligado 
na maging malinis sa pisikal na paraan, gayundin sa 
seremonyal na paraan, kapag naglilingkod sila sa 
harap ni Jehova. (Exo 30:17-21, Lev 21:1-7: 22:2-8) 
Sa isang diwa, ang lupain ay maaaring marumhan 
sa pamamagitan ng pagpaslang at idolatriya.---Bil 
35:33, 34; Eze 22:2-4: 36:25. 

Seremonyal na Kalinisan. Tinutupad ito noon 
sa gitna ng mga Israelita anupat ang paglabag dito 
ay may parusang kamatayan. "Iingatan ninyong hi- 
walay ang mga anak ni Israel mula sa kanilang ka- 
rumihan, upang hindi sila mamatay sa kanilang 
karumihan dahil sa pagpaparungis nila ng aking ta- 
bernakulo, na nasa gitna nila.” (Lev 15:31) Kadala- 
sang isinasagawa ang paglilinis sa pamamagitan ng 
paggamit ng tubig at abo ng isang pulang baka, at 
ang seremonyang ito ay ginagawa para sa mga tao, 
mga lugar, at mga bagay. (Bil 19:2-9) Sa Bilang 5:2, 
binabanggit ang tatlo sa pinakakaraniwang sanhi ng 
karumihan ng mga tao: “[1] lahat ng taong ketongin 
at [2] lahat ng inaagasan at [3] lahat ng marumi da- 
hil sa isang namatay na kaluluwa.” 


263 


Ketong. Ito noon ang pinakakarima-rimarim 
sa lahat ng mga sakit at ito'y nangailangan ng ma- 
titinding paghihigpit upang makontrol, lakip na rito 
ang matagal na pagbubukod sa maysakit at ang ma- 
ingat at paulit-ulit na pagsusuri sa ketong upang 
matiyak kung gumaling na ito. (Lev 13:1-46, Deu 
24:8) Kaya naman napakalaking pananampalataya 
ang kinailangan upang masabi ng maruming keto- 
ngin kay Jesus: “Panginoon, kung ibig mo lamang, 
mapalilinis mo ako.” Hindi lamang ibig ni Jesus na 
gawin iyon kundi ipinakita rin niya na may kakaya- 
han siyang pagalingin ang karima-rimarim na sakit 
na ito nang iutos niya: “Luminis ka.” Pagkatapos ay 
sinabihan ni Jesus ang napagaling na lalaking iyon: 
“Humayo ka, magpakita ka sa saserdote, at maghan- 
dog ka ng kaloob na itinakda ni Moises.”---Mat 8:2- 
4: Mar 1:40-44: tingnan ang KETONG. 

Noong una, sa ilalim ng itinakdang mga tuntunin 
ng Kautusan, bago makabalik sa normal na pamu- 
muhay ang isang biktima ng ketong na magaling na, 
isang seremonyang masalimuot at may dalawang 
bahagi ang kailangang gawin, anupat ang unang ba- 
hagi ay ginagamitan ng tubig, tablang sedro, sinu- 
lid na iskarlatang kokus, isopo, at dalawang ibon. 
Ang mga bagay na ito ay inilalaan ng ketonging gu- 
maling na kapag iniharap na niya ang kaniyang sa- 
rili sa saserdote sa labas ng kampo ng Israel. Sa pag- 
kakataong iyon, ang isa sa mga ibon ay papatayin sa 
ibabaw ng sariwang tubig, at isasahod ang dugo nito 
sa isang sisidlang luwad. Pagkatapos, ang sedro, si- 
nulid na iskarlata, isopo at ang buhay na ibon ay isa- 
sawsaw sa dugo, ang gumaling na ketongin ay pi- 
tong ulit na wiwisikan ng saserdote ng dugong iyon, 
at ang buhay na ibon ay pakakawalan. Kapag naiha- 
yag na siyang malinis, ang taong iyon ay mag-aahit, 
maliligo, maglalaba ng kaniyang mga kasuutan, at 
papasok sa kampo, ngunit kailangan siyang tuma- 
han sa labas ng kaniyang tolda nang pitong araw. Sa 
ikapitong araw, muli niyang aahitin ang lahat ng ka- 
niyang buhok, pati na ang kaniyang mga kilay. Ki- 
nabukasan, magdadala siya ng dalawang barakong 
tupa at isang babaing kordero, na wala pang isang 
taon, kasama ng kaunting harina at langis, bilang 
handog ukol sa pagkakasala, handog ukol sa kasala- 
nan, handog na sinusunog, at handog na mga butil. 
Ang handog ukol sa pagkakasala na isang barakong 
tupa at ang langis ang siyang unang ihahandog ng 
saserdote bilang handog na ikinakaway sa harap ni 
Jehova, pagkatapos ay papatayin ng saserdote ang 
barakong tupa: lalagyan niya ng dugo nito ang pi- 
ngol ng kanang tainga, ang hinlalaki ng kanang ka- 
may, at ang hinlalaki ng kanang paa ng taong nilili- 
nis. Sa katulad na paraan, maglalagay siya ng langis 
sa ibabaw ng dugo sa nabanggit na tatlong bahagi, 
magwiwisik din siya ng langis nang pitong ulit sa 
harap ni Jehova, at ang matitira rito ay ilalagay sa 


MALINIS, KALINISAN 


ulo niyaong nililinis. Pagkatapos nito, ihahandog ng 
saserdote ang hain ukol sa kasalanan, ang haing si- 
nusunog, at ang haing mga butil, anupat ipinagba- 
bayad-sala at inihahayag na malinis ang gumaling 
na ketongin. Kung, dahil sa mga kalagayan, ang ta- 
ong lilinisin ay napakadukha, maaari niyang ihalili 
ang dalawang batu-bato o dalawang inakay na kala- 
pati para sa kordero at sa isa sa mga barakong tupa 
na ginagamit bilang handog ukol sa kasalanan at 
handog na sinusunog.--Lev 14:1-32. 

Mga agas. May mga kautusan noon hinggil sa 
mga agas na likas at mga agas na dulot ng sakit, 
ang mga ito ay yaong nagmumula sa katawan kapu- 
wa ng mga lalaki at mga babae, samakatuwid nga, 
mga agas mula sa ari. Kung ang isang lalaki ay ku- 
sang nilabasan ng semilya sa gabi, maliligo at mag- 
lalaba siya ng kaniyang mga kasuutan at mananati- 
li siyang marumi hanggang sa sumunod na gabi. 
Ang isang babae naman ay bibilang ng pitong araw 
bilang ang yugto ng karumihan ng kaniyang karani- 
wang pagreregla. 

Gayunman, kapag ang agos ng dugo ng isang ba- 
bae ay di-pangkaraniwan, di-normal, o matagal, bi- 
bilang siya ng pitong araw pa pagkatapos na humin- 
to iyon. Gayundin, ang isang lalaki ay bibilang ng 
pitong araw pagkatapos na huminto ang agas. (Ang 
gayong karamdaman ng kaniyang sistema sa pag- 
ihi ay hindi dapat ipagkamali sa normal na paglala- 
bas niya ng semilya.) Anumang bagay na mahipo 
o maupuan (higaan, silya, siya, mga kasuutan, at iba 
pa) ng lalaking iyon o ng babaing iyon sa panahon 
ng kanilang karumihan ay nagiging marumi rin, at 
gayundin naman, ang sinumang humipo sa mga ba- 
gay na ito o sa taong marumi mismo ay dapat na 
maligo at maglaba ng kaniyang mga kasuutan, at 
mananatili siyang marumi hanggang sa kinagabi- 
han. Bukod sa paliligo at paglalaba ng kanilang mga 
kasuutan, kapuwa ang lalaki at ang babae ay mag- 
dadala, sa ikawalong araw, ng dalawang batu-bato 
o dalawang inakay na kalapati sa tolda ng kapisanan, 
at ihahandog ng saserdote ang mga iyon, ang isa bi- 
lang handog ukol sa kasalanan at ang isa naman bi- 
lang haing sinusunog, upang magbayad-sala para sa 
taong nilinis na.---Lev 15:1-17, 19-33. 

Kapag nagtalik ang isang lalaki at ang kaniyang 
asawa at nilabasan ng semilya ang lalaki, dapat si- 
lang maligo at magiging marumi sila hanggang sa 
gabi. (Lev 15:16-18) Kung sa di-inaasahan ay mag- 
simula ang regla ng asawang babae sa panahon ng 
pagtatalik, magiging marumi nang pitong araw ang 
asawang lalaki, gaya ng kaniyang asawang babae. 
(Lev 15:24) Kung sasadyain naman nilang hamakin 
ang kautusan ng Diyos at magtatalik sila samanta- 
lang nireregla ang babae, papatawan ng parusang 
kamatayan ang lalaki at ang babae. (Lev 20:18) Da- 
hil sa mga nabanggit na dahilan, kapag kahilingan 


MALINIS, KALINISAN 


ang seremonyal na kalinisan, gaya halimbawa kapag 
pinababanal ang mga lalaki para sa isang pakikipag- 
bakang militar, kailangan silang umiwas sa pakiki- 
pagtalik sa kani-kanilang mga asawa.--- 1Sa 21:4, 5; 
2Sa 11:8-11. 

Ang panganganak ay nangangahulugan din ng 
isang yugto ng karumihan para sa ina. Kung lalaki 
ang sanggol, magiging marumi siya sa loob ng pi- 
tong araw, gaya sa panahon ng kaniyang pagrereg- 
la. Sa ikawalong araw ay tutuliin ang bata, ngunit sa 
loob ng 33 araw pa ay mananatiling marumi ang 
ina may kinalaman sa paghipo sa anumang bagay 
na banal o sa pagpasok sa santuwaryo, bagaman 
hindi naman magiging marumi ang lahat ng hihi- 
puin niya. Kung babae ang sanggol, madodoble ang 
40 araw na yugtong ito: 14 na araw at 66 na araw. 
Sa gayon, mula pa sa kapanganakan, ipinakikita na 
ng Kautusan ang kaibahan sa pagitan ng lalaki at ng 
babae, anupat itinatalaga nito ang babae sa isang 
mas nakabababang posisyon. Sa alinmang kaso, sa 
katapusan ng yugto ng pagpapadalisay, ang ina ay 
magdadala ng isang barakong tupa na wala pang 
isang taon bilang handog na sinusunog at isang ina- 
kay na kalapati o isang batu-bato bilang handog 
ukol sa kasalanan. Kung napakadukha ng mga ma- 
gulang anupat hindi sila makapagbibigay ng isang 
barakong tupa, gaya sa kaso nina Maria at Jose, da- 
lawang kalapati ang maaaring gamitin bilang mga 
hain para sa paglilinis.--Lev 12:1-8, Luc 2:22-24. 


Bakit sinasabi sa Kautusang Mosaiko 

na nagiging “marumi” ang isang tao 

dahil sa seksuwal na pakikipagtalik 
at panganganak? 


Bumabangon ang tanong: Bakit ang normal at 
wastong mga bagay gaya ng pagreregla, seksuwal 
na pagtatalik ng mag-asawa, at panganganak ay iti- 
nuturing sa Kautusan bilang ‘nagpaparumi’ sa isa? 
Una sa lahat, itinaas nito sa antas ng kabanalan ang 
pinakamatalik na ugnayang pangmag-asawa, anu- 
pat tinuturuan nito ang mag-asawa ng pagpipigil sa 
sarili, pagpapahalaga sa mga sangkap sa pag-aanak, 
at paggalang sa pagiging sagrado ng buhay at dugo. 
Kapaki-pakinabang din sa kalusugan ang mahigpit 
na pagsunod sa mga tuntuning ito. Ngunit may isa 
pang aspekto hinggil sa bagay na ito. 

Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang unang 
lalaki at babae taglay ang seksuwal na mga simbuyo 
at ang kakayahang magkaanak at inutusan niya sila 
na magsiping at magluwal ng mga anak. Samakatu- 
wid, hindi kasalanan para sa sakdal na mag-asawa 
ang magtalik. Gayunman, nang suwayin nina Adan 
at Eva ang Diyos sa pagkain ng ipinagbabawal na 
bunga at hindi sa seksuwal na pagtatalik, nagkaro- 


264 


on ng malalaking pagbabago. Dahil sa kanilang mga 
budhing nakadama ng pagkakasala, natanto nilang 
sila ay hubad, at agad nilang tinakpan ang kanilang 
mga ari mula sa paningin ng Diyos. (Gen 3:7, 10, 11) 
Mula noon, hindi na maisakatuparan ng tao ang 
utos na magpakarami taglay ang kasakdalan, kundi, 
sa halip, ang namamanang bahid ng kasalanan at 
ang parusang kamatayan ang naipasa ng mga ma- 
gulang sa kanilang mga anak. Kahit ang pinakama- 
tuwid na mga magulang na lubos na may-takot sa 
Diyos ay nagluluwal ng mga anak na nahawahan ng 
kasalanan.---Aw 51:5. 

Ang mga kahilingan ng Kautusan may kinalaman 
sa layunin ng mga sangkap sa pag-aanak ay nagtu- 
ro sa mga lalaki at mga babae ng disiplina sa sarili, 
pagsupil sa mga pagnanasa, at paggalang sa para- 
ang inilaan ng Diyos para sa pagpaparami. Mari- 
ing ipinaalaala ng mga tuntunin ng Kautusan sa 
mga nilalang ang pagiging makasalanan nila, ang 
mga ito ay hindi lamang pangkalusugang mga pag- 
iingat upang matiyak ang kalinisan o mga panang- 
galang laban sa pagkalat ng mga sakit. Bilang isang 
tagapagpaalaala ng minanang pagkamakasalanan 
ng tao, angkop na kapuwa ang lalaki at ang babae na 
may mga agas ng ari dahil sa normal na paggana 
ng kanilang mga katawan ay mangilin ng isang 
yugto ng karumihan. Kapag ang isa ay dumanas ng 
di-normal at matagal na agas dahil sa depektibong 
mga sangkap, isang mas mahabang yugto ng karu- 
mihan ang dapat ipangilin, at sa katapusan nito, 
gaya rin kapag nanganak ang isang ina, bukod sa 
paliligo ay kailangan ang isang handog ukol sa ka- 
salanan, upang makapagbayad-sala ang saserdote 
ng Diyos para sa taong iyon. Sa gayon, inamin ng 
ina ni Jesus na si Maria na nagmana siya ng kasala- 
nan, anupat kinilala niyang hindi siya isang taong 
walang kasalanan, walang bahid dungis, sa pama- 
magitan ng paghahandog ng nagbabayad-salang 
hain pagkatapos niyang maipanganak ang kaniyang 
panganay.---Luc 2:22-24. 

Mga bangkay. Sa ilalim ng Kautusang Mosai- 
ko may kaugnayan sa mga bangkay, may iba't 
ibang antas ng karumihan: Kapag nakahipo ng pa- 
tay na hayop ang isang tao, magiging marumi siya 
sa loob lamang ng araw na iyon, kapag nakahipo 
naman siya ng isang taong patay, magiging maru- 
mi siya sa loob ng isang linggo. Sa unang kaso, hi- 
nihilingan lamang ang isa na labhan ang kaniyang 
mga kasuutan, o kung sa di-sinasadya ay nakakain 
siya ng karne ng hayop na basta na lamang nama- 
tay o kaya'y nilapa ng mabangis na hayop, kaila- 
ngan niyang maligo bukod pa sa maglaba ng kani- 
yang mga kasuutan. (Lev 5:2: 11:8, 24, 27, 31, 39, 
40: 17:15) Ang ganito ring tuntunin ay ipinatupad 
sa mga saserdote, lakip ang karagdagang utos na 


265 


kung kakain sila ng anumang bagay na banal sa- 
mantalang nasa maruming kalagayan, sila ay papa- 
tayin.--Lev 22:3-8. 

Para sa mga taong nakahipo ng bangkay ng tao, 
isang mas masalimuot na seremonya ng pagpapada- 
lisay ang kailangang gawin. Para sa layuning ito, 
may abo na inihahanda sa pamamagitan ng pagpa- 
tay sa isang pulang baka sa labas ng kampo. Pitong 
ulit na iwiwisik ng saserdote ang dugo nito sa harap 
ng tolda ng kapisanan. Pagkatapos, ang buong baka 
(balat, karne, dugo, dumi) ay susunugin, at ihahagis 
sa liyab nito ang tablang sedro, isopo, at sinulid na 
iskarlatang kokus. Ang abo ay iingatan at gagamitin 
“para sa tubig na panlinis,” na sa ikatlo at ikapitong 
araw ay iwiwisik para sa pagpapadalisay sa isa na 
nakahipo ng bangkay ng tao. Sa pagwawakas ng pi- 
tong araw, lalabhan niya ang kaniyang mga kasuu- 
tan at maliligo siya, at pagkatapos ay ihahayag siya 
bilang malinis.--Bil 19:1-13. 

Sa ilalim ng batas na ito, ang lahat ng taong nasa 
bahay o tolda nang mamatay ang isang tao, pati ang 
mismong tahanan at ang lahat ng bukas na sisidlan, 
ay magiging marumi. Magiging marumi rin ang isa 
kapag nakahipo siya ng kahit buto lamang ng isang 
taong patay sa lugar na pinangyarihan ng pagbaba- 
ka o kapag nakahipo siya ng anumang dakong libi- 
ngan, o puntod. Ito ang dahilan kung bakit noong 
mga araw ni Jesus, isang kaugalian na paputiin 
ang mga libingan isang buwan bago ang Paskuwa 
upang huwag aksidenteng matalisod sa isang libi- 
ngan ang mga tao at sa gayo'y hindi sila maging ku- 
walipikadong makibahagi sa piging. (Bil 19:14-19, 
Mat 23:27: Luc 11:44) Kapag may taong namatay sa 
harap o sa tabi ng isa na nasa ilalim ng panata ng 
pagka-Nazareo, nakakansela ang panahong nagugol 
na niya sa ilalim ng panata, at isang hain ang kaila- 
ngang ihandog.--Bil 6:8-12, tingnan ang NAZAREO, 
SAMSON. 

Sa ilalim ng tipang Kautusan, ang mga lugar 
at mga bagay na narumhan ay kailangang lini- 
sin. Kapag may naganap na pamamaslang ng isang 
di-nakikilalang salarin, una ay inaalam sa pama- 
magitan ng pagsukat kung aling lunsod ang pinaka- 
malapit sa krimen. Pagkatapos, ang mga matatanda 
ng lunsod na iyon ay kailangang kumuha ng isang 
batang baka na hindi pa nagagamit na pantrabaho 
(bilang kapalit ng mamamaslang) at babaliin nila 
ang leeg nito sa isang agusang libis na dinadaluyan 
ng tubig, at sa ibabaw ng hayop ay kailangan nilang 
linisin ang kanilang sarili sa makasagisag na paraan 
mula sa anumang pananagutan sa pamamagitan ng 
paghuhugas ng kanilang mga kamay sa kawalang- 
sala, anupat nakikiusap na huwag ipataw sa kanila 
ang pagkakasala.---Deu 21:1-9. 

Ang mga kasuutan at mga sisidlan na nasaling sa 
mga bangkay o narumhan sa iba pang mga paraan 


MALINIS, KALINISAN 


ay kailangang linisin ayon sa itinakdang mga pama- 
maraan. (Lev 11:32-35, 15:11, 12) Isang mas seryo- 
song bagay naman ang pagkakaroon ng ketong sa 
isang kasuutan o sa mga dingding ng isang bahay, 
dahil kung hindi ito mapigilan sa pagkalat, kakaila- 
nganing sunugin ang kasuutan o lubusang gibain 
ang bahay.--Lev 13:47-59, 14:33-53. 

Dapat munang linisin ang mga samsam sa dig- 
maan bago ipasok ang mga ito sa kampo. Ang mga 
bagay na madaling magningas ay huhugasan sa tu- 
big, ngunit ang mga bagay na metal ay dapat para- 
anin sa apoy.--Bil 31:21-24. 

Kristiyanong Kalinisan. Ang mga Kristiya- 
no ay wala sa ilalim ng Kautusan at ng mga ka- 
hilingan nito hinggil sa paglilinis, bagaman ang 
gayong Kautusan at ang mga kaugalian nito ay ipi- 
natutupad pa rin noong mga araw na naririto si Je- 
sus sa lupa. (Ju 11:55) Ang Kautusan ay may 
“anino ng mabubuting bagay na darating”: “ang ka- 
tunayan ay kay Kristo. (Heb 10:1: Col 2:17) Kaya 
naman, sumulat si Pablo may kinalaman sa mga 
pagpapadalisay na ito: “Oo, halos lahat ng bagay ay 
nililinis ng dugo ayon sa Kautusan [winisikan ni 
Moises ng dugo ang aklat, ang bayan, ang tolda, at 
ang mga sisidlan], at malibang magbuhos ng dugo 
ay walang kapatawarang magaganap. Samakatu- 
wid ay kinakailangan na ang makasagisag na mga 
paglalarawan ng mga bagay sa langit ay linisin sa 
ganitong mga paraan.” “Sapagkat kung ang dugo 
ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng du- 
malagang baka na iwinisik doon sa mga nadungi- 
san ay nakapagpapabanal hanggang sa ikalilinis ng 
laman, gaano pa ngang higit na ang dugo ng Kris- 
to, na sa pamamagitan ng walang-hanggang espi- 
ritu ay naghandog ng kaniyang sarili nang walang 
dungis sa Diyos, ay makapaglilinis ng ating mga 
budhi mula sa patay na mga gawa upang maka- 
pag-ukol tayo ng sagradong paglilingkod sa Diyos 
na buhay? ”--Heb 9:19-23, 13, 14. 

Sa gayon, ang dugo ng Panginoong Jesu-Kristo 
ang naglilinis sa mga Kristiyano mula sa lahat ng 
kasalanan at kalikuan. (1Ju 1:7, 9) ‘Inibig ni Kristo 
ang kongregasyon at ibinigay niya ang kaniyang sa- 
rili ukol dito, upang mapabanal niya ito, na nililinis 
ito sa paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng sa- 
lita para ito ay maging walang batik, banal, at wa- 
lang dungis, “isang bayan na katangi-tanging kani- 
ya, masigasig sa maiinam na gawa.” (Efe 5:25-27: 
Tit 2:14) Samakatuwid, ang bawat miyembro ng 
Kristiyanong kongregasyong ito ay hindi dapat 'ma- 
ging malilimutin sa paglilinis sa kaniya mula sa ka- 
niyang mga kasalanan noong matagal nang pana- 
hon” kundi dapat na patuloy niyang ipamalas ang 
mga bunga ng espiritu ng Diyos (2Pe 1:5-9), anu- 
pat inaalaalang “ang bawat isa na namumunga ay 


MALKIAS 


nililinis niya [ng Diyos], upang mamunga iyon nang 
higit pa.”--Ju 15:2, 3. 

Samakatuwid, ang mga Kristiyano ay dapat mag- 
ingat ng isang mataas na pamantayan ng pisikal, 
moral, at espirituwal na kalinisan, anupat nagba- 
bantay laban “sa bawat karungisan ng laman at es- 
piritu.” (2Co 7:1) Dahil sa sinabi ni Jesus, na "hindi 
ang bagay na pumapasok sa isang tao kundi ang ba- 
gay na lumalabas sa kaniya ang nagpaparungis,' 
ang mga benepisyaryong ito ng naglilinis na dugo 
ni Kristo ay higit na nagbibigay-pansin sa espiritu- 
wal na kalinisan. Nag-iingat sila ng “isang mali- 
nis na puso” at “isang malinis na budhi” sa harap 
ng Diyos. (Mar 7:15, 1Ti 1:5, 3:9, 2Ti 1:3) Sa ga- 
yong mga tao na may malinis na budhi, ang “lahat 
ng bagay ay malinis,” na kabaligtaran naman ng 
mga taong walang pananampalataya na may mga 
budhing nadungisan, anupat sa kanila ay “walang 
anumang malinis.” (Tit 1:15) Yaong mga nagnanais 
na manatiling malinis at may dalisay na puso ay 
sumusunod sa payo ng Isaias 52:11, na nagsasa- 
bi: “Huwag kayong humipo ng anumang bagay na 
marumi; . . . manatili kayong malinis, kayong mga 
nagdadala ng mga kagamitan ni Jehova.” (Aw 24:4: 
Mat 5:8) Sa paggawa nila nito, ang kanilang “mga 
kamay” sa makasagisag na diwa ay nalilinis (San 
4:8), at pinakikitunguhan sila ng Diyos bilang mga 
taong malinis.--2Sa 22:27: Aw 18:26, tingnan din 
ang Dan 11:35, 12:10. 

Noong isang pagkakataon, bagaman wala na siya 
sa ilalim ng Kautusan, isinagawa ng apostol na si Pa- 
blo ang mga kahilingan ng Kautusan sa pamamagi- 
tan ng paglilinis ng kaniyang sarili sa seremonyal 
na paraan sa templo. Nangangahulugan ba ito na 
siya ay pabagu-bago? Hindi sinalansang ni Pablo 
ang Kautusan o ang mga alituntunin nito: ipinakita 
lamang niya na hindi hinihiling ng Diyos sa mga 
Kristiyano ang pagsunod dito. Kapag hindi naman 
salungat sa bagong mga katotohanang Kristiyano 
ang mga alituntunin nito, walang dahilan na tutu- 
lan ang pagsasagawa ng mga bagay na itinakda ng 
Diyos sa ilalim ng Kautusan. Gayong pagkilos ang 
ginawa noon ni Pablo upang hindi magkaroon ng di- 
kinakailangang hadlang sa pakikinig ng mga Judio 
sa mabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo. (Gaw 
21:24, 26, 1Co 9:20) Sa katulad na paraan, ipinanga- 
tuwiran din ng apostol na maaaring ang isang pag- 
kain, sa ganang sarili nito, ay malinis, ngunit kung 
dahil sa pagkain niya nito ay matitisod ang kani- 
yang kapatid, iiwasan niyang kumain nito. (Ro 14: 
14, 15, 20, 21; 1Co 8:13) Sa lahat ng ito, nagpakita si 
Pablo ng malaking pagkabahala sa kaligtasan ng 
iba at ginawa niya ang kaniyang buong makakaya 
upang matamo nila ito. Kaya naman maaari niyang 
sabihin: “Ako ay malinis sa dugo ng lahat ng tao.” 
--Gaw 20:26, 18:6. 


266 


MALKIAS [Ang Aking Hari ay si Jehova]. 

1. Isang Levita na nagmula kay Gersom at ni- 
nuno ng Levitang manunugtog na si Asap.--1Cr 
6:39-43. 

2. Inapo ni Aaron at ulo ng ika-5 sa 24 na pang- 
kat ng mga saserdote na inorganisa ni David.— 1Cr 
24:1,9. 

3. Isang saserdote at ama ni Pasur.--1Cr 9:12, Ne 
11:12, Jer 21:1, 38:1. 

4. Ang “anak ng hari" na sa imbakang-tubig nito 
inihagis si Jeremias. (Jer 38:6) Sa pagkakataong ito, 
ang pananalitang “anak ng hari” ay maaaring tumu- 
koy, hindi sa siya ay supling ng hari, kundi siya ay 
may malapit na kaugnayan sa maharlikang samba- 
hayan o kaya ay isang opisyal na nagmula sa ma- 
harlikang angkan.---Tingnan ang JERAMEEL Blg. 3. 

5. Isang Israelita na mula “sa mga anak ni Paros” 
na kabilang sa mga tumanggap ng mga asawang 
banyaga ngunit nagpaalis sa mga ito noong mga 
araw ni Ezra.--Ezr 10:25, 44. 

6. Isa pang Israelita na mula “sa mga anak ni Pa- 
ros” na kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang mga 
asawang banyaga. (Ezr 10:25, 44) Ang Griegong 
Septuagint ay kababasahan dito ng “Hasabias” sa 
halip na “Malkias.” 

7. Isang lalaki ng Israel na mula “sa mga anak ni 
Harim” na kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang 
mga asawang banyaga at mga anak noong panahon 
ni Ezra.--Ezr 10:31, 44. 

8. Isang Israelita, “na anak ni Harim.” Kasama si 
Hasub, kinumpuni niya ang isang bahagi ng pader 
ng Jerusalem at ang Tore ng mga Lutuang Pugon 
pagkabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Ne 
3:11) Maaaring siya rin ang Blg. 7. 

9. Anak ni Recab at prinsipe ng distrito ng Bet- 
hakerem na nagkumpuni ng Pintuang-daan ng mga 
Bunton ng Abo noong panahon ng pagkagoberna- 
dor ni Nehemias.---Ne 3:14. 

10. Miyembro ng samahan ng mga panday-ginto 
na nagkumpuni ng bahagi ng pader ng Jerusalem 
noong mga araw ni Nehemias.---Ne 3:31. 

11. Isang saserdote na tumayo sa kaliwa ni Ezra 
nang basahin ng tagakopya ang Kautusan sa harap 
ng mga Israelita sa muling natatag na Jerusalem. 
—Ne 8:4. 

12. Isa sa mga saserdote, o ang ninuno ng isang 
saserdote, na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak 
sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” noong panahon 
ng pagkagobernador ni Nehemias.---Ne 9:38-10:3. 

13. Isang saserdote na nakibahagi sa mga sere- 
monya ng pagpapasinaya para sa pader ng Jerusa- 
lem na muling itinayo sa ilalim ng pangangasiwa 
ni Nehemias. (Ne 12:40-42) Maaaring siya rin ang 
Blg. 11. 


267 


MALKIEL [Ang Diyos ay Hari: o, Ang Aking 
Hari ay ang Diyos]. Apo ni Aser at anak ni Berias. 
(Gen 46:17) Siya ay tinatawag na “ama ni Birzait” 
(1Cr 7:31) at naging isang ulo ng pamilya sa Israel. 
--Bil 26:45. 


MALKIELITA, MGA [Ni (Kay) Malkiel]. Isang 
pamilya ng mga Aserita na nagmula kay Malkiel. 
--Bil 26:44, 45. 


MALKIRAM [Ang Aking Hari ay Mataas (Di- 
nakila)]. Isa sa mga anak ni Haring Jeconias (Je- 
hoiakin) bilang isang bilanggo sa Babilonya.---1Cr 
3:17, 18. 


MALKI-SUA [Ang Aking Hari [ay Dumirinig 
ng Aking] Paghingi ng Tulong]. Isa sa mga anak ni 
Haring Saul. (1Sa 14:49, 1Cr 8:33, 9:39) Siya ay na- 
pabagsak ng mga Filisteo sa pagbabaka sa Bundok 
Gilboa (1Sa 31:2, 1Cr 10:2), at ang kaniyang bang- 
kay (kasama niyaong sa mga kapatid niya na sina 
Jonatan at Abinadab at niyaong sa kaniyang amang 
si Saul) ay ibinitin ng mga Filisteo sa pader ng Bet- 
san. Gayunman, kinuha ng magigiting na lalaki ng 
Israel ang mga bangkay, sinunog ang mga iyon sa 
Jabes, at inilibing doon ang mga buto ng mga iyon. 
--1Sa 31:8-13. 


MALOTI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “sumenyas, bumigkas"]. Isang Kohatitang 
Levita at isa sa 14 na anak ng mang-aawit na si He- 
man. (1Cr 25:4, 5) Naglingkod ang pamilya bilang 
mga manunugtog sa ilalim ng pangangasiwa ng ka- 
nilang amang si Heman. Nang organisahin ni David 
ang mga pangkat ng mga Levita upang maglingkod 
nang halinhinan sa bahay ni Jehova, ang ika-19 na 
palabunot ay nahulog kay Maloti, na gumanap ng 
pagkaulo sa pangkat na iyon ng 12 manunugtog. 
— 1Cr 25:6, 26. 


MALTA. Isang pulo sa Mediteraneo na mga 
100 km (60 mi) sa T ng Sicilia at may lawak na mga 
246 na km kuwadrado (95 mi kuwadrado). Sa Malta 
nawasak ang barkong sinasakyan ng apostol na si 
Pablo, at nanatili siya roon nang tatlong buwan. No- 
ong panahong iyon ay pinagaling niya ang ama ni 
Publio at ang iba pa na may mga sakit.--Gaw 28:1, 
7-9, 11. 

Noon, iniugnay ng ilan ang salitang Griego na isi- 
naling “Malta” (Meli'te) sa Mljet (o, sa Italyanong 
Meleda) na malapit sa K baybayin ng Balkan Penin- 
sula, sapagkat noong sinauna, ang pulong ito ay ti- 
natawag na Melita. Ngunit itinuturo ng tradisyon at 
ng katibayan sa Kasulatan ang Malta bilang lugar 
kung saan nawasak ang barkong sinasakyan ni Pab- 
lo. Ang katawagang “dagat ng Adria,” na sinasabing 
kinaroroonan ng barko nang papalapit na ito sa Mal- 


MALTA 


ta, nang maglaon ay sumaklaw sa katubigan ng Me- 
diteraneo sa S ng Sicilia at sa K ng Creta, kaya na- 
man masasabing kahangga ng Malta ang dagat na 
ito.--Gaw 27:27. 

Pagkawasak ng Barkong Sinasakyan ni Pab- 
lo. Ilang panahon pagkaraan ng Araw ng Pagba- 
bayad-Sala (Setyembre o Oktubre), ang barkong si- 
nasakyan ni Pablo bilang isang bilanggo ay lumisan 
sa Cretenseng daungan na tinatawag na Magagan- 
dang Daungan at pinanaigan ng isang maunos na 
hangin (ang Euroaquilo), lumilitaw na mula sa SHS. 
Itinaboy nito ang barko palayo sa baybayin ng Cre- 
ta patungong Cauda, at ikinatakot ng mga marinero 
na masadsad sila sa “Sirte,” ang mga kumunoy sa 
kahabaan ng mga baybayin ng hilagang Aprika. 
(Gaw 27:8, 9, 13-17) Hindi maaaring ipadpad ng 
SHS hangin ang sasakyang-dagat patungong Mljet, 
na mga 1,000 km (600 mi) sa HHK ng Cauda. Mali- 
wanag na pagkatapos itong anurin nang mga dala- 
wang linggo, ang barko ay naipadpad malapit sa 
Malta, mga 870 km (540 mi) sa KHK ng Cauda. 
--Gaw 27:33, tingnan ang EUROAQUILO. 

Ang tinatawag ngayon na St. Paul's Bay, na nasa 
HS panig ng Malta, ay maaaring marating sa pama- 
magitan ng isang KHK landas nang hindi na duma- 
daong sa ibang bahagi ng pulo ng Malta. Marahil 
nang marinig ng kanilang sinanay na mga pandi- 
nig ang mga daluyong na humahampas sa ma- 
batong Koura Head, na nakausli sa Mediteraneo 
mula sa silanganing panig ng St. Paul's Bay, inaka- 
la ng mga magdaragat na papalapit na sila sa kati- 
han. Ang mga lalim na “dalawampung dipa” at “la- 
binlimang dipa” (ang isang dipa ay katumbas ng 
1.8 m; 6 na piye) na sinukat nila ay halos katumbas 
ng mga pag-arok na ginawa noong kalagitnaan ng 
ika-19 na siglo sa lugar ng St. Paul's Bay.--Gaw 
27:27, 28. 

Posibleng dahil mas pamilyar sila sa isa pa sa mga 
daungan ng Malta, kahit araw na ay hindi nakilala 
ng mga marinero na ang lupaing iyon ay ang Malta 
na. Ang pinakamalaki at pinakakilalang daungan 
ng pulo ay nasa Valletta, 13 km (8 mi) sa TS ng 
St. Paul's Bay.--Gaw 27:39. 

May dalawang ilug-ilugan sa kahabaan ng kanlu- 
raning panig ng St. Paul's Bay. Malamang na sa isa 
sa mga ito ay umaasa ang mga magdaragat na 'ma- 
isasadsad nila ang barko” ngunit hindi sila nagta- 
gumpay, anupat ang sanhi ng kabiguang ito (ayon 
sa literal na tekstong Griego) ay dahil napunta sila 
sa isang lugar ng dalawang dagat.” Maaaring nanga- 
ngahulugan ito na ang barko ay napadako sa “isang 
lugar na pinagsasalubungan ng dalawang dagat" 
(AS) o sa “isang dakong mababaw na hinahampas 
ng dagat sa bawat panig.” (NW) O, ang sasakyang- 
dagat ay naipit sa pagitan ng nagsasalubungang 


MALUC 


mga agos at sumadsad. (Ihambing ang JB, NE.) Ang 
unahan ng barko ay di-makilos sapagkat nabaon ito, 
marahil ay sa burak at putik na nasa lalim na tat- 
long dipa sa ilang bahagi ng St. Paul's Bay, saman- 
talang ang popa naman ay nagkawasak-wasak dahil 
sa alon.---Gaw 27:39-41. 

Ang karanasan ni Pablo sa Malta. Nang pag- 
kakataong iyon ay ipinasiya ng mga kawal na pata- 
yin si Pablo at ang iba pang mga bilanggo. Marahil 
ito ay dahil sa mahigpit na disiplina sa militar ng 
Roma kung saan pinananagot ang mga bantay ka- 
pag nakatakas ang mga bilanggong nasa ilalim ng 
kanilang kontrol. (Ihambing ang Gaw 12:19, 16:27.) 
Palibhasa'y pinigilan ng opisyal ng hukbo (sentur- 
yon) ang mga kawal dahil kay Pablo, ang lahat niya- 
ong nakasakay, na may bilang na 276, ay nakaligtas 
sa pagkawasak ng barko, alinman sa pamamagitan 
ng paglangoy patungo sa baybayin o pagpapaanod 
patungo sa lupa gamit ang mga tabla at iba pang lu- 
mulutang na mga bagay mula sa nawasak na sasak- 
yang-dagat.--Gaw 27:37, 42-44. 

Ang mga tumatahan sa Malta na di-nakapagsasa- 
lita ng Griego ay nagpakita ng pambihirang maka- 
taong kabaitan sa mga nakaligtas, anupat nagpani- 
ngas pa ng apoy ang mga ito para sa kanila upang 
makapagpainit sila. Nang maglagay ang apostol na 
si Pablo ng isang bungkos na kahoy sa apoy na ito, 
isang makamandag na ulupong ang lumabas at ku- 
mapit sa kaniyang kamay. Palibhasa'y namangha 
na hindi namintog o namatay si Pablo, sinimulan 
siyang malasin ng mga tao ng Malta bilang isang 
diyos.---Gaw 28:1-6. 

Sa ngayon ay wala nang mga ulupong na katutu- 
bo sa Malta. Malaki na ang ipinagbago nito mula no- 
ong unang siglo C.E. Bagaman ang Malta sa ngayon 
ay isa sa mga bansa sa daigdig na may pinakama- 
kapal na populasyon, anupat may mga 1,280 katao 
sa bawat km kuwadrado (3,330 sa bawat mi kuwad- 
rado), maaaring may malalawak na kakahuyan doon 
noong panahon ni Pablo. Maaaring nagkaroon ng 
kapansin-pansing epekto sa mga tirahan ng mga 
hayop-gubat ang pagdami ng populasyon. Dahil 
dito ay maaaring agad na naglaho ang lahat ng mga 
ulupong, gaya ng nangyari sa Arran, isang pulo na 
malapit sa TK baybayin ng Scotland. Gayunman, 
noon lamang 1853, isang ulupong ang iniulat na na- 
kita malapit sa St. Paul's Bay. 


MALUC [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mamahala bilang hari”; o, “hari”]. 

1. Isang Meraritang Levita at ninuno ng Leviti- 
kong mang-aawit na si Etan.---1Cr 6:44-47. 

2. Isa sa mga saserdote na sumama kay Zeruba- 
bel nang bumalik ang mga Judio mula sa pagkata- 
pon sa Babilonya.--Ne 12:1, 2, 7. 


268 


3. Isang Israelita “sa mga anak ni Bani” na kabi- 
lang sa mga tumanggap ng mga asawang banyaga 
ngunit nagpaalis sa mga ito noong mga araw ni 
Ezra.--Ezr 10:29, 44. 

4. Isang Israelita “sa mga anak ni Harim” na ka- 
bilang sa mga kumuha ng mga asawang banyaga 
ngunit nagpaalis sa mga ito noong panahon ni Ezra. 
- Ezr 10:31, 32, 44. 

5. Isa sa mga saserdote, o ninuno ng isang saser- 
dote, na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa 
"mapagkakatiwalaang kaayusan” na ginawa noong 
mga araw ni Nehemias.---Ne 9:38-10:4. 

6. Isang Israelita, isa sa mga ulo ng bayan, na 
ang inapo, kung hindi man siya mismo, ay nagpato- 
too sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na ginawa 
noong panahon ni Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 14, 27. 


MALUKI. Isang makasaserdoteng pamilya na 
ang kinatawan ay naglingkod noong mga araw 
ng mataas na saserdoteng si Joiakim, at noong 
mga araw nina Ezra at Gobernador Nehemias.---Ne 
12:12, 14, 26. 

Ang pangalang Maluki ay nasa tekstong Masore- 
tiko at may kere, o panggilid na nota, na dapat itong 
basahing “Melicu,” at ang huling anyong ito ay ma- 
susumpungan sa King James Version. Ang Grie- 
gong Septuagint ay kababasahan ng “Maluc,” na 
inaakala ng ilang iskolar bilang ang orihinal na 
anyo. Iminumungkahi ng mga iskolar na ito (ngunit 
walang paraan upang mapatunayan ito) na ang 
pagdaragdag ng i (yod ['] sa Hebreo) sa dulo ng pa- 
ngalan ay nangyari nang ang unang titik ng kasu- 
nod na salita ay di-sinasadyang naulit noong kino- 
kopya ang manuskrito. 


MALVA, MGA [sa Heb., oroth' o 'ohroth” sa 
Ingles, mallows]. Ang mababang malva ay isang 
halamang gumagapang na ang mga dahon ay halos 
bilog, medyo nakaumbok at tulad-lagari ang gilid 
anupat mahahaba ang tangkay. Ang mga bulaklak 
nito ay mahigit sa 1 sentimetro (0.5 pulgada) ang 
lapad at iba't iba ang kulay mula sa mapusyaw na 
asul hanggang sa puti. Ang mga bunga nito na la- 
pad, pabilog at malagkit ay karaniwang tinatawag 
na mga “cheese.” 

Ang “mga malva” ay salin ng salitang Hebreo na 
roth’ (2Ha 4:39, Isa 26:19), itinuturing na pang- 
maramihan ng 'ohrah, “liwanag.” (Es 8:16, Aw 
139:12) Ayon sa Lexicon in Veteris Testamenti Li- 
bros nina L. Koehler at W. Baumgartner (Leiden, 
1958, p. 90), ang 'oroth' ay tumutukoy sa maba- 
bang malva (Malva rotundifolia). Ang pagkakakilan- 
lang ito ay salig sa bagay na ang halamang ito ay 
napakasensitibo sa liwanag, kaya naman marahil 
ay binigyan ito ng katawagang Hebreo na nanga- 
ngahulugang “[mga yerbang] liwanag.” Gayundin, 


269 


ang bunga nito ay makakain, anupat 
kasuwato ng 2 Hari 4:39.---LARAWAN, 
Tomo 1, p. 543. 


MAIVAVISCO [sa Heb., challa- 
muth; sa Ingles, marshmallow]. 
Isang halamang nabubuhay nang 
ilang taon na malapit na kamag-anak 
ng hollyhock. Ang makahoy na mga 
tangkay ng malvavisco (Althaea offi- 
cinalis) ay tumataas nang hanggang 
1.8 m (6 na piye). Ang malalaki at 
malalapad na dahon ng halamang ito 
ay may mga gatla at patulis ang dulo. 
Ang mga tangkay at mga dahon nito 
ay nababalutan ng malambot na ba- 
lahibo. Ang mga bulaklak nito na 
mapusyaw na rosas at lima ang talu- 
lot ay may lapad na mga 5 sentime- 
tro (2 pulgada). Sa mga panahon ng 
taggutom, ang puti at tulad-karot na 
ugat ng malvavisco ay ginagamit bi- 
lang pagkain. Ang tanging pagbang- 
git ng Kasulatan sa malvavisco ay tu- 
mutukoy sa kawalang-lasa nito.---Job 
6:6. 

Ang terminong Hebreo na challa- 
muth’, matatagpuan lamang sa Job 


Mamamana na 
kabilang sa bantay 
ng hari ng Persia 


MAMAMANA 


ng Israel ang mga mamamana. (2Cr 
14:8; 26:14) Mga mamamanang Filis- 
teo, Siryano, at Ehipsiyo ang pumana 
sa mga haring sina Saul, Ahab, at Jo- 
sias.— 1Sa 31:1-3, 1Ha 22:34, 35; 2Cr 
35:20, 23. 

Inilalarawan ng mga relyebe sa Ni- 
neve ang mga Asiryanong mamama- 
na na nakasakay sa mga karo at may 
dalang dalawang busog, isang maha- 
ba at isang maikli. Kapag nagpapahi- 
lagpos sila ng isang palaso, hawak 
nila sa kanilang kamay ang ilan pang 
palaso, sa gayon ay nakapapana sila 
nang mabilis at sunud-sunod. Sa pag- 
atake ng mga Asiryano, waring pi- 
nauulanan muna nila ng palaso ang 
mga kaaway, at pagkatapos ay tinu- 
tugis nila ang mga iyon gamit ang ta- 
bak at sibat. 

Sinasabing ang mga Persiano ang 
pinakamahuhusay na mamamana sa 
buong daigdig. Ipinakikita ng mga 
relyebe mula sa Persepolis at Susa 
ang mga kawal na Mediano at Per- 
siano na may sakbat na mga busog 
at mga talanga. Mula sa edad na 5 
hanggang 20, ang mga batang lala- 


6:6, ay isinasalin sa iba't ibang pa- 
raan bilang “itlog” (AS, KJ), “purslain” (AT), at 
gaya ng ibinigay na katuturan sa isang Hebreo at 
Aramaikong leksikon nina L. Koehler at W. Baum- 
gartner, “malva-visco” (Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, Leiden, 1958, p. 304). 


MAMAMANA [sa Ingles, archer]. Isang tao 
na gumagamit ng busog at palaso. Pagkaraan ng 
Baha, sa pamamagitan ng busog at palaso, naging 
posible sa tao na pumatay (para sa pagkain, pana- 
namit, at tirahan) ng mga hayop na napakabibilis at 
napakamapanganib hulihin. Nang maging maka- 
pangyarihan si Nimrod, malamang na kabilang ang 
mga mamamana sa mga kinalap niya upang mag- 
lingkod sa kaniya. 

Noong ika-20 siglo B.C.E., ang panganay na anak 
ni Abraham na si Ismael ay “naging isang mama- 
mana” upang mapaglaanan ang kaniyang sarili sa 
ilang. (Gen 21:20) Si Esau na apo ni Abraham ay bi- 
hasa rin sa paggamit ng busog. (Gen 27:3) Pi- 
natototohanan ng mga bantayog na noong sina- 
unang panahon, mga mamamanang mandirigma 
ang pangunahing ginagamit ng mga Ehipsiyo sa 
pag-atake, at makikita rin sa mga eskultura na may 
mga mamamanang Babilonyo. Noong mga araw ni 
Josue (Jos 24:12) at ni David (1Cr 12:1, 2), at pagka- 
tapos nito, naging mahalagang bahagi ng hukbo 


king Persiano ay tinuturuan ng pa- 
mamana at pagsakay sa kabayo: ang kanilang mga 
mangangabayo ay bihasang pumana kahit patali- 
kod. Kailangang makakilos nang mabilis at walang 
sagabal ang mga mamamana, iyan ang kailangan 
sa estratehiya ng mga Persiano sa pag-atake sa ka- 
laban sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanila ng 
mga palaso. 

Hindi gaanong naging prominente ang busog at 
palaso sa pakikipagdigma ng Kanluraning mga im- 
peryo ng Gresya at Roma, di-tulad sa mga bansang 
Silanganin, bagaman sa ilang pagkakataon ay mala- 
king bahagi ang ginampanan ng mga mamamana 
sa kanilang mga tagumpay. Maaaring ito'y dahil hi- 
nahawakan ng mga Griego ang busog nang malapit 
sa katawan kapag isinisipat ang palaso, isang isti- 
long hindi gaanong epektibo, sa halip na hawakan 
ang busog nang malapit sa pisngi o mata gaya ng 
ginagawa ng mga Ehipsiyo at mga Persiano. Wa- 
ring mga mersenaryong Cretense at taga-Asia ang 
pinanggalingan ng dalubhasang mga mamamana, 
samantalang ang mga Griego at mga Romano na- 
man ay umasa sa tabak at sibat.---Tingnan ang AR- 
MAS, BALUTI. 

Makasagisag na Paggamit. Sinabi ni Jacob 
tungkol sa kaniyang anak na si Jose: “Patuloy 
siyang nililigalig ng mga mamamana [sa literal, 


MAMAMATAY-TAO 


mga may-ari ng mga palaso] at pinana siya.” (Gen 
49:23) Dito'y maliwanag na inihuhula niya ang ma- 
samang pakikitungo kay Jose ng kaniyang mga ka- 
patid. Sinabi naman ni Job nang sa pakiwari niya'y 
napopoot ang Diyos sa kaniya: “Pinalilibutan ako ng 
kaniyang mga mamamana.” (Job 16:13) Ang sali- 
tang Hebreo na rav, na isinalin dito bilang “mama- 
mana,” ay nagmula sa ra-vav, nangangahulugang 
“panain.” (Gen 49:23) Lumilitaw rin ang salitang 
Hebreo na rav sa Kawikaan 26:10, na nagsasabi: 
“Gaya ng mamamana na umuulos ng lahat ng ba- 
gay ay gayon ang umuupa sa hangal o ang umuu- 
pa sa mga nagdaraan.” Itinatawag-pansin ng kawi- 
kaang ito ang pinsalang maaaring idulot ng isang 
may mabigat na posisyon kapag isang taong di- 
kuwalipikado ang ginamit niya para sa isang parti- 
kular na atas. 


MAMAMATAY-TAO. Tingnan ang KANIU- 
NGANG LUNSOD, MGA; PAGPASLANG. 


MAMAMAYAN, PAGKAMAMAMAYAN. 
Ang isang mamamayan ay isang katutubo ng isang 
lunsod o estado o isang naturalisadong tumatahan 
doon anupat mayroon siyang mga karapatan at 
mga pribilehiyo na wala sa iba at, gayundin na- 
man, binabalikat niya ang mga pananagutang inila- 
kip sa gayong mga karapatan ng mga awtoridad 
na nagkaloob ng pagkamamamayan. Sa Bibliya, 
ang mga terminong “mamamayan” at “pagkama- 
mamayan” ay sa Kristiyanong Griegong Kasulatan 
lamang lumilitaw. Ang mga salitang Griego na 
polites (mamamayan), po-liteia (mga karapatan 
bilang isang mamamayan, pagkamamamayan, es- 
tado), po-liteu:ma (pagkamamamayan, buhay bi- 
lang mga mamamayan), synpotli'tes (kapuwa ma- 
mamayan), at po-liteu'o:mai (gumawi bilang isang 
mamamayan) ay pawang nauugnay sa polis, na- 
ngangahulugang “lunsod.” 

Bagaman hindi matatagpuan sa Hebreong Kasu- 
latan ang mga terminong “mamamayan” at “pagka- 
mamamayan,” ang ideya ng pagiging mamamayan 
at hindi mamamayan ay naroroon sa mga termi- 
nong gaya ng “katutubo” at “naninirahang dayu- 
han.” (Lev 24:22) Sa ilalim ng kaayusan ng Kautu- 
sang Mosaiko, ang kongregasyon, sa katunayan, ang 
siyang komonwelt kung saan maaaring tanggapin 
ang mga dayuhan, bagaman may ilang restrik- 
siyon, upang tamasahin nila roon ang maraming 
pakinabang na karaniwan sa mga likas na Israelita. 
Maaaring sabihin na ang katumbas naman ng natu- 
ralisasyon ay ang pagtutuli sa isang lalaking nanini- 
rahang dayuhan, sa gayon ay pinagkakalooban siya 
ng pagkakataon na lubusang magtamasa ng mas 
malalaking pribilehiyo sa pagsamba kay Jehova, 
anupat maaari pa nga siyang makibahagi sa tau- 


270 


nang kapistahan ng Paskuwa.--Exo 12:43-49, Bil 
9:14: tingnan ang BANYAGA, NANINIRAHANG DAYUHAN. 

Pagkamamamayang Romano. Ang pagkama- 
mamayang Romano ay nagbibigay sa isang tao ng 
pantanging mga karapatan at mga kalayaan na kini- 
kilala at tinatanggap sa buong imperyo. Halimbawa, 
labag sa batas ang pagpapahirap o paghagupit sa 
isang mamamayang Romano sa layuning paaminin 
siya, yamang ang mga anyong ito ng kaparusahan 
ay itinuturing na lubhang mapanghamak at para la- 
mang sa mga alipin. Sa Jerusalem, iniligtas si Pablo 
ng mga kawal na Romano mula sa mga mang- 
uumog na Judio. Hindi muna nagpakilala si Pablo bi- 
lang isang mamamayang Romano, ngunit nang ha- 
hagupitin na siya, sinabi niya sa isang opisyal ng 
hukbo na nakatayo sa tabi: “Matuwid bang hagupitin 
ninyo ang isang tao na isang Romano at hindi pa na- 
hahatulan?” “Buweno,” patuloy ng ulat, “nang mari- 
nig ito ng opisyal ng hukbo, siya ay pumaroon sa ku- 
mandante ng militar at nagbigay-alam, na sinasabi: 
“Ano ang balak mong gawin? Aba, ang taong ito ay 
isang Romano.” Nang mabatid ang katotohanan 
hinggil sa bagay na ito, kaagad na “lumayo sa kani- 
ya ang mga lalaki na magsisiyasat sana sa kaniya na 
may kasamang pagpapahirap, at ang kumandante 
ng militar ay natakot nang matiyak na siya ay isang 
Romano at na iginapos niya siya.”--Gaw 21:27-39, 
22:25-29, tingnan din ang Gaw 16:37-40. 

Ang isa pang pakinabang at pribilehiyo na tinata- 
masa sa ilalim ng pagkamamamayang Romano ay 
ang karapatang iapela sa emperador ng Roma ang 
pasiya ng isang gobernador ng probinsiya. Sa kaso 
ng kasalanang may parusang kamatayan, ang isang 
mamamayang Romano ay may karapatang maipa- 
dala sa Roma para sa paglilitis sa harap mismo ng 
emperador. Kaya naman nang ipinakikipagtalo ang 
kaniyang kaso sa harap ni Festo, ipinahayag ni Pa- 
blo: “Nakatayo ako sa harap ng luklukan ng pagha- 
tol ni Cesar, kung saan ako dapat hatulan. .. . wa- 
lang sinumang tao ang makapagbibigay sa akin 
sa [mga Judio] bilang pabor. Umaapela ako kay Ce- 
sar!” (Gaw 25:10-12) Minsang hilingin ng isa ang 
karapatang umapela sa Roma, hindi na niya ito ma- 
aaring bawiin. Kaya matapos suriin ang kaso ni Pa- 
blo, sinabi ni Haring Agripa II kay Festo: “Napalaya 
na sana ang taong ito kung hindi siya umapela kay 
Cesar.”--Gaw 26:32. 

Ang pagkamamamayang Romano ay maaaring 
matamo sa iba't ibang paraan. May mga pagkakata- 
on na iginagawad ng mga emperador ang panta- 
nging pabor na ito sa buu-buong lunsod o distrito, 
o sa mga indibiduwal, dahil sa ginawa nilang mga 
paglilingkod. Kung minsan, posible ring basta bilhin 
ang pagkamamamayan kapalit ng salapi, anupat ga- 
nito ang kaso ng kumandante ng militar na si Clau- 
dio Lisias, na nagsabi kay Pablo: “Binili ko ng mala- 


271 


king halaga ng salapi ang mga karapatang ito bilang 
isang mamamayan.” Gayunman, sinagot ni Pablo 
ang pahayag ni Claudio Lisias na binili nito ang mga 
karapatan nito bilang mamamayan, sa pagsasabing, 
“Ngunit ako ay ipinanganak pa man din sa mga ito.” 
--Gaw 22:28. 

Espirituwal na Pagkamamamayan. Sa kani- 
yang mga liham, tinutukoy rin ni Pablo ang espiri- 
tuwal na pagkamamamayan. Inilalarawan niya ang 
di-tuling mga Gentil na naging espirituwal na mga 
Israelita bilang yaong mga noong una ay walang 
Kristo, hiwalay sa Israel at mga taga-ibang bayan sa 
mga tipan, walang pag-asa, walang Diyos, ngunit 
"ngayon ay kaisa ni Kristo Jesus.” “Kaya nga,” pag- 
papatuloy niya sa temang iyon, “tiyak na hindi na 
kayo mga taga-ibang bayan at mga naninirahang 
dayuhan, kundi kayo ay mga kapuwa mamamayan 
ng mga banal.” (Efe 2:12, 13, 19) May pantanging 
kahulugan ang isinulat ni Pablo sa mga Kristiya- 
no sa Filipos, isa sa mga lunsod na pinagkalooban 
ng pagkamamamayang Romano at kung saan ni- 
yurakan ang kaniyang pagkamamamayang Roma- 
no sampung taon bago nito: “Kung para sa atin, 
ang ating pagkamamamayan ay nasa langit.” (Fil 
3:20) Sa liham ding iyon, pinayuhan niya ang kani- 
yang mga kapananampalataya na 'gumawi sa para- 
ang karapat-dapat sa mabuting balita.” Ang salitang 
Griego na isinaling “gumawi” (po-liteu'o-mai) ay li- 
teral na nangangahulugang “gumawi bilang isang 
mamamayan.”--Fil 1:27, ihambing ang Int. 


MAMBUBUSOG. Tingnan ang Armas, BALU- 
TI MAMAMANA. 
MAMMON. Tingnan ang KAYAMANAN. 


MAMRE [posible, Binusog]. 

1. Isang pinunong Amorita. Siya at ang kaniyang 
mga kapatid na sina Aner at Escol ay sumuporta 
kay Abraham upang talunin si Haring Kedorlaomer 
at ang mga kaalyado nito. Maliwanag na ginawa nila 
ito dahil sila'y mga kakampi o kaalyansa ni Abra- 
ham.--Gen 14:13, 24. 

2. Isang lugar na karaniwang iniuugnay sa er- 
Ramat el-Khalil, na mga 3 km (2 mi) sa H ng He- 
bron. Gayunman, kasuwato ng Genesis 23:17, ipina- 
palagay ng ilan na ito'y nasa gawing K. (Tingnan 
ang MACPELA.) Dito nanirahan si Abraham sa loob 
ng mahabang panahon, at pansamantala ring nani- 
rahan dito si Isaac. Nang dakong huli, sila at ang 
kani-kanilang mga asawa gayundin sina Jacob at 
Lea ay inilibing sa kalapit nitong yungib ng Macpe- 
la. (Gen 13:18, 35:27: 49:29-33: 50:13) Sagana sa tu- 
big at maraming bukal ang lugar na ito. Noong 
panahon ni Abraham ay may isang dako ng mala- 
laking punungkahoy sa Mamre, at dito'y nagtayo 
siya ng isang altar para kay Jehova. (Gen 13:18) Sa 


MANA 


ilalim ng isa sa mga punungkahoy na iyon ay inasi- 
kaso niya ang mga anghel bago ang pagkapuksa ng 
Sodoma at Gomorra. (Gen 18:1-8) Dito rin siya pina- 
ngakuan ni Jehova ng isang anak na lalaki kay Sara. 
(Gen 18:9-19) Malapit sa Mamre ay matatanaw ni 
Abraham ang buong kapaligiran pababa hanggang 
Sodoma at doon niya nakita ang makapal na usok na 
pumapailanlang bilang resulta ng maapoy na pag- 
kapuksa ng lugar na iyon.---Gen 19:27-29. 

Mula pa noong panahon ni Josephus hanggang sa 
makabagong panahon, ang malalaking punungka- 
hoy (na karaniwa'y mga ensina) sa lugar na iniuug- 
nay ngayon sa Mamre ay patuloy na pinag-uukulan 
ng pansin. Sa nakalipas na mga siglo ay may mga 
dambanang itinayo roon, kadalasa'y may kaugna- 
yan sa isang sinaunang punungkahoy na ipinapala- 
gay na sa ilalim niyaon nakipag-usap si Abraham 
sa mga anghel. Nagtayo si Herodes na Dakila ng ba- 
tong pader sa palibot ng tradisyonal na lugar na 
iyon. Noong ikaapat na siglo C.E., pagkatapos duma- 
law sa lugar na iyon ang kaniyang biyenang babae, 
si Emperador Constantino ay nagpatayo roon ng 
isang basilika. Pinakundanganan din ng mga man- 
lulupig na Muslim ang lugar na iyon. 


MANA. Anumang ari-arian na sa pagkama- 
tay ng may-ari nito ay isinasalin sa tagapagmana 
o sa mga may karapatang humalili sa kaniya, anu- 
mang bagay na tinanggap mula sa mga ninuno 
o mula sa mga hinalinhan ng isa. Ang pangunahing 
pandiwang Hebreo na ginagamit para rito ay na- 
chal” (pangngalan, na-chalah'). Kasangkot dito ang 
pagkuha o pagbibigay ng mana o minanang pag- 
aari, kadalasa'y resulta ng paghalili. (Bil 26:55, Eze 
46:18) Kung minsan, ang pandiwang ya-rash' ay gi- 
nagamit sa diwa na “humalili bilang tagapagmana,” 
ngunit mas madalas ay sa diwang “ariin” na walang 
kaugnayan sa paghalili. (Gen 15:3, Lev 20:24) May- 
roon din itong kahulugan na “itaboy,” anupat may 
kasangkot na aksiyong militar. (Deu 2:12, 31:3) Ang 
mga salitang Griego na may kinalaman sa mana ay 
nauugnay sa kle'ros, na orihinal na nangangahulu- 
gang “palabunot” ngunit sa kalaunan ay nangahu- 
lugang “bahagi” at nang dakong huli ay “mana.” 
--Mat 27:35, Gaw 1:17; 26:18. 

Sa Israel, ang mana ay pangunahing tumutukoy 
sa mga pag-aaring lupain, bagaman ginamit din ito 
may kinalaman sa madadalang ari-arian. Binabang- 
git din ng Bibliya ang pagmamana ng mga bagay 
na espirituwal. Ang mga Kristiyanong inianak sa es- 
piritu ay tinatawag na “mga tagapagmana nga ng 
Diyos, ngunit mga kasamang tagapagmana ni Kris- 
to.” Kung mananatili silang tapat, makaaasa silang 
tatanggap sila ng “walang-hanggang mana.”---Ro 
8:17: Heb 9:15. 


MANA 


Kapanahunan ng mga Patriyarka. Ang tapat 
na mga patriyarkang Hebreo na sina Abraham, 
Isaac, at Jacob ay walang pag-aaring lupain, mali- 
ban sa parang na may yungib na ginamit bilang da- 
kong libingan at sa parang na malapit sa Sikem na 
binili ni Jacob. (Gen 23:19, 20, 33:19) May kinala- 
man sa pananahanan ni Abraham sa Canaan, sina- 
bi ng Kristiyanong martir na si Esteban: “Gayun- 
ma'y hindi niya siya binigyan dito ng anumang 
pag-aaring mamanahin, hindi, ni ng sinlapad-ng- 
talampakan, ngunit nangako siyang ibibigay ito sa 
kaniya bilang pag-aari, at sa kaniyang binhi na ka- 
sunod niya, samantalang noon ay wala pa siyang 
anak.” (Gaw 7:5) Ang materyal na manang ipina- 
mana ng mga lalaking ito ay ang kanilang bakahan 
at ang kanilang madadalang mga pag-aari. Dobleng 
bahagi (dalawang bahagi) ng ari-arian ang mina- 
mana ng panganay na anak na lalaki kung ihaham- 
bing sa itinakda para sa ibang mga anak na lalaki. 
Sa kaso ng patriyarkang si Job, ang kaniyang mga 
anak na babae ay tumanggap ng mana kasama ng 
kanilang mga kapatid na lalaki. Hindi sinasabi kung 
kasama rito ang lupaing mana.---Job 42: 15. 

Maaaring isalin ng ama sa iba ang pagkapanga- 
nay kung mayroon siyang mabuting dahilan, anupat 
ibinibigay ang mana ng panganay sa isang nakaba- 
batang anak na lalaki. Sa ganitong mga kaso na bi- 
nanggit sa Bibliya, hindi iyon dahil sa kapritso o pa- 
boritismo, kundi may saligan kung bakit ipinasiya 
ng ama na ilipat sa iba ang mana ng pagkapanga- 
nay. Sa loob ng 14 na taon, si Ismael, bilang panga- 
nay na anak na lalaki ni Abraham, ang inaasahang 
magiging tagapagmana. (Gen 16:16, 17:18-21, 21:5) 
Ngunit dahil sa kahilingan ni Sara na sinang-ayunan 
naman ni Jehova, pinaalis ni Abraham si Ismael, na 
noon ay mga 19 na taong gulang. Nang magkaga- 
yon, si Isaac ang nagmay-ari ng karapatan ng pa- 
nganay at nang maglaon ay napunta sa kaniya ang 
lahat ng tinatangkilik ni Abraham, maliban sa mga 
kaloob na ibinigay ni Abraham sa mga anak na isi- 
nilang sa kaniya ni Ketura noong bandang huli. (Gen 
21:8-13, 25:5, 6) Naiwala ni Ruben na panganay ni 
Jacob ang kaniyang mana ng pagkapanganay dahil 
nakiapid siya sa kinakasamang babae ng kaniyang 
ama. (Gen 49:3, 4: 1Cr 5:1, 2) Ibinigay naman ni Ja- 
cob ang nakahihigit na pagpapala kay Efraim, naka- 
babatang anak ni Jose, sa halip na kay Manases, ang 
nakatatanda.---Gen 48:13-19. 

Legal noon ang pagkakaroon ng mga kinakasa- 
mang babae. Sa katunayan, kung minsan ay tinu- 
tukoy sa Bibliya ang kinakasamang babae bilang 
“asawa” ng lalaking kapisan niya. Ang ama ng kina- 
kasamang babae ay tinatawag na biyenan ng lala- 
king kapisan niya, at ang lalaki naman ay tinatawag 
na manugang ng ama ng kinakasamang babae. 
(Gen 16:3: Huk 19:3-5) Ang mga anak ng mga kina- 


272 


kasamang babae ay lehitimo at sa gayon ay may ka- 
tayuang kapantay niyaong sa mga anak ng isang 
karaniwang asawa kung tungkol sa pagmamana. 

Bago nagkaanak si Abraham, tinukoy niya ang 
kaniyang aliping si Eliezer bilang potensiyal na ta- 
gapagmana ng kaniyang mga pag-aari ngunit sina- 
bihan siya ni Jehova na magkakaroon siya ng isang 
anak bilang tagapagmana.---Gen 15:1-4. 

Yugto ng Kautusan. Sa ilalim ng Kautusan, 
ang isang ama ay pinagbawalan na gawing kani- 
yang panganay ang anak ng mas iniibig na asawa 
sa ikalulugi ng kaniyang tunay na panganay sa asa- 
wa na hindi gaanong iniibig. Kailangan niyang big- 
yan ang panganay ng dobleng bahagi ng lahat ng 
kaniyang pag-aari. (Deu 21:15-17) Kapag walang 
mga anak na lalaki, sa mga anak na babae mapu- 
punta ang mana. (Bil 27:6-8, Jos 17:3-6) Gayun- 
man, ang mga anak na babaing nagmana ng lupain 
ay kailangang mag-asawa tangi lamang sa pamil- 
ya ng tribo ng kanilang ama, upang ang kanilang 
mana ay huwag magpalipat-lipat sa tribo at tribo. 
(Bil 36:6-9) Kung walang mga anak, ang pagkaka- 
sunud-sunod ng pagsasalin ng mana ay (1) sa mga 
kapatid ng namatay, (2) sa mga kapatid ng kani- 
yang ama, (3) sa pinakamalapit na kadugo. (Bil 
27:9-11) Ang asawang babae ay hindi tumatanggap 
ng mana mula sa kaniyang asawa. Kung walang 
mga anak, ang asawang babae ang itinuturing na 
may-ari ng lupain hanggang sa matubos ito niya- 
ong may karapatang tumubos niyaon. Sa gayong 
kaso, ang asawang babae ay tinutubos kasama ng 
ari-arian. (Ru 4:1-12) Sa ilalim ng kautusan ng pag- 
aasawa bilang bayaw, ang unang anak na isisilang 
ng babae sa pamamagitan ng manunubos ay magi- 
ging tagapagmana ng namatay na asawa at magpa- 
panatili ng pangalan nito.---Deu 25:5, 6. 

Mga manang lupain. Si Jehova ang nagbigay 
sa mga anak ni Israel ng kanilang mana, anupat bi- 
nalangkas niya mismo kay Moises ang mga hang- 
ganan ng lupain. (Bil 34:1-12: Jos 1:4) Ang mga 
anak ni Gad, ang mga anak ni Ruben, at ang kala- 
hati ng tribo ni Manases ay pinagkalooban ni Moises 
ng kanilang takdang bahagi sa teritoryo. (Bil 32:33; 
Jos 14:3) Sa utos nina Josue at Eleazar, tinanggap ng 
iba pang mga tribo ang kanilang mana sa pamama- 
gitan ng palabunutan. (Jos 14:1, 2) Kasuwato ng 
hula ni Jacob sa Genesis 49:5, 7, hindi binigyan sina 
Simeon at Levi ng hiwalay na seksiyon ng teritoryo 
bilang mana. Ang teritoryo ng Simeon ay binubuo 
ng lupain (kasama ang mga nakapaloob na lun- 
sod) sa loob ng teritoryo ng Juda (Jos 19:1-9), sa- 
mantalang ang Levi naman ay pinagkalooban ng 
48 lunsod sa buong teritoryo ng Israel. Yamang ang 
mga Levita ay inatasan sa pantanging paglilingkod 
sa santuwaryo, sinasabing si Jehova ang kanilang 


273 


mana. Tumanggap sila ng ikapu bilang kanilang 
takdang bahagi o pinakamana bilang ganti sa kani- 
lang paglilingkod. (Bil 18:20, 21; 35:6, 7) Ang mga 
pamilya ay binigyan ng mga atas sa loob ng teritor- 
yo ng kanilang tribo. Habang dumarami ang mga 
pamilya at ipinamamana ang lupain sa mga anak, 
unti-unti itong nahahati sa mas maliliit na bahagi. 

Yamang iisang pamilya ang nagmamay-ari ng lu- 
pain sa sali't salinlahi, hindi ito maaaring ipagbi- 
li nang panghabang-panahon. Sa diwa, kapag ibi- 
nenta ang lupain, pinauupahan lamang ito kapalit 
ng halaga ng mga aanihin mula rito, anupat ang ha- 
lagang pambili ay batay sa bilang ng mga taon 
hanggang sa susunod na Jubileo, kung kailan ibina- 
balik sa orihinal na may-ari ang lahat ng lupaing 
pag-aari kung hindi pa ito natutubos bago ang Jubi- 
leo. (Lev 25:13, 15, 23, 24) Saklaw ng tuntuning ito 
ang mga bahay sa mga lunsod na walang pader, na 
itinuturing na bahagi ng malawak na parang. Kung 
tungkol naman sa isang bahay na nasa isang lunsod 
na may pader, ang karapatang tumubos ay mana- 
natili lamang sa loob ng isang taon mula sa panahon 
ng pagbibili, at sa panahong iyon ay magiging pag- 
aari na ito ng bumili. Sa kaso ng mga bahay na nasa 
mga lunsod ng mga Levita, ang karapatang tumu- 
bos ay mananatili hanggang sa panahong walang 
takda sapagkat walang manang lupain ang mga Le- 
vita.---Lev 25:29-34. 

Ipinakikita ng kaso ng ubasan ni Nabot na hindi 
maaaring sirain ang pagmamay-ari sa mana. Tu- 
manggi si Nabot na ipagbili ito sa hari o ipagpalit ito 
sa ibang ubasan, ang monarkiya ay walang sobera- 
nong karapatan sa buong lupain. (1Ha 21:2-6) Ga- 
yunman, maaaring italaga ng isang tao ang isang 
bahagi ng kaniyang mana para kay Jehova upang 
magamit ng santuwaryo. Kapag nagkagayon, hindi 
ito maaaring tubusin, kundi mananatili itong pag- 
aari ng santuwaryo at ng pagkasaserdote niyaon. 
Kung nais ng isang tao na pabanalin ang isang ba- 
hagi ng kaniyang ari-arian upang pansamantalang 
gamitin sa santuwaryo, maaari niyang gawin iyon, 
at kung sa kalaunan ay nais niya itong tubusin, ma- 
aari niyang gawin iyon sa pamamagitan ng pagda- 
ragdag ng isang kalima ng halaga nito. Walang 
alinlangang ipinagsanggalang nito ang ingatang- 
yaman ng santuwaryo mula sa kalugihan at ikinin- 
tal din nito ang higit na paggalang sa santuwaryo at 
sa mga bagay na inihandog sa pagsamba kay Jeho- 
va. Kapag ang bukid na pinabanal ay ipinagbili sa 
ibang tao, sa Jubileo ay ituturing itong isang bukid 
na nakatalaga at hindi ito isasauli sa orihinal na 
may-ari kundi mananatiling pag-aari ng santuwar- 
yo at ng pagkasaserdote niyaon.--Lev 27:15-21, 28, 
tingnan ang PAGPAPABANAL (Pagpapabanal ng Lupa- 
in). 


MANA 


Batay sa mga nabanggit, makikita natin na wa- 
lang dako ang mga testamento sa bokabularyo o ka- 
ugalian ng mga Hebreo, yamang hindi kinailangan 
ang gayong dokumento dahil sa mga kautusan ng 
pagmamana. Kahit ang madadalang ari-arian ay 
ipinamamahagi ng may-ari nito habang buhay pa 
siya o kaya'y ipinamamahagi ayon sa mga kautusan 
ng pagmamana kapag namatay na siya. Sa ilustra- 
syon ni Jesus tungkol sa alibughang anak, tinang- 
gap ng nakababatang anak ang kaniyang bahagi sa 
ari-arian ng kaniyang ama bago pa ito mamatay da- 
hil hiningi niya iyon.---Luc 15:12. 

Mga pakinabang sa mga kautusan hinggil sa 
pagmamana. Ang mga kautusang umuugit sa 
mga minanang pag-aari at sa paghahati-hati sa 
mga ito sa mas maliliit na bahagi habang lumalaki 
ang populasyon ay nakatulong upang higit na mag- 
kaisa ang pamilya. Sa isang lupaing gaya ng Israel, 
kung saan maraming maburol na lupain, gaya sa 
Judea, naging kapaki-pakinabang ito sapagkat napi- 
litan ang mga Israelita na gamitin ang lupain sa pi- 
nakamatipid na paraan, anupat gumawa pa nga sila 
ng hagdan-hagdang taniman sa mga dalisdis ng bu- 
rol, kung kaya naman nadamtan ng kagandahan at 
luntiang pananim ang lupain, samantalang ang oli- 
bo, puno ng igos, palma, at puno ng ubas ay nag- 
laan ng pagkain sa isang malaking populasyon. 
Yamang bawat tao ay nagmamay-ari ng lupain, lu- 
mikha ito ng higit na pagmamahal sa lupang kani- 
yang tinitirahan, nagtaguyod ng kasipagan, at, ka- 
sama ng tuntunin ng Jubileo, isinauli nito ang bansa 
sa orihinal na teokratikong katayuan nito tuwing 
ika-50 taon. Nakatulong naman ito upang mapana- 
tili ang isang balanseng ekonomiya. Gayunman, 
gaya ng iba pang mga bahagi ng Kautusan, nang 
maglaon ay inabuso ito. 

Gaya ng sinabi ni Jehova sa Israel, siya ang tunay 
na May-ari ng lupain. Sa kaniyang pangmalas, sila ay 
mga naninirahang dayuhan at mga nakikipamayan. 
Kaya naman pinalayas niya sila sa lupain kailanma't 
minarapat niya iyon. (Lev 25:23) Dahil sa kanilang 
maraming paglabag sa kautusan ng Diyos, ipinadala 
sila sa pagkatapon sa loob ng 70 taon sa ilalim ng ka- 
pangyarihan ng Babilonya at nanatili sila sa ilalim ng 
pamumunong Gentil kahit pagkatapos silang maisau- 
li noong 537 B.C.E. Nang dakong huli, noong 70 C.E., 
lubusan silang binunot ng mga Romano mula sa lu- 
pain, anupat libu-libo sa kanila ang ipinagbili sa pag- 
kaalipin. Pati ang kanilang mga rekord ng talaangka- 
nan ay alinman sa nawala o nasira. 

Ang Mana ng mga Kristiyano. Bilang anak 
ni David, minana ni Jesu-Kristo ang trono ni David. 
(Isa 9:7: Luc 1:32) Bilang Anak ng Diyos, minana 
naman niya ang makalangit na pagkahari sa pama- 
magitan ng pakikipagtipan ng Diyos sa kaniya. (Aw 


MANAEN 


110:4; Luc 22:28-30) Samakatuwid, minana ni Kris- 
to ang mga bansa upang durugin niya ang lahat ng 
mga sumasalansang at upang mamahala siya mag- 
pakailanman.---Aw 2:6-9. 

Ang mga pinahirang miyembro ng kongrega- 
syong Kristiyano ay tinutukoy na may makalangit 
na mana, anupat nakikibahagi sa mana ni Jesus bi- 
lang kaniyang “mga kapatid.” (Efe 1:14: Col 1:12, 1Pe 
1:4, 5) Kasama sa manang ito ang lupa.---Mat 5:5. 

Dahil tinubos ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto, 
sila ay naging kaniyang pag-aari o “mana.” (Deu 
32:9: Aw 33:12: 74:2; Mik 7:14) Lumarawan sila sa 
“bansa” ng espirituwal na Israel, na itinuturing ng 
Diyos bilang kaniyang “mana” sapagkat siya ang 
nagmamay-ari sa kanila, palibhasa'y binili niya sila 
sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang bugtong na 
Anak, si Jesu-Kristo.--- 1Pe 2:9: 5:2, 3; Gaw 20:28. 

Itinawag-pansin ni Jesu-Kristo na ang mga taong 
nag-iwan ng mahahalagang bagay alang-alang sa 
kaniyang pangalan at alang-alang sa mabuting ba- 
lita ay “magmamana ng buhay na walang hang- 
gan.”--Mat 19:29, Mar 10:29, 30; tingnan ang PAG- 
AASAWA BILANG BAYAW: PAGKAPANGANAY, PANGANAY. 


MANAEN [anyong Gr. ng Heb. para sa Mena- 
hem, nangangahulugang “Isa na Umaaliw']. Isang 
lalaking kabilang sa mga propeta at mga guro sa 
kongregasyon sa Antioquia. Siya ay tinuruang kasa- 
ma ng tagapamahala ng distrito na si Herodes (An- 
tipas).—Gaw 13:1. 


MANAHAT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “magpahinga, manatili”]. 

1. Isang inapo ni Seir sa pamamagitan ni Sobal. 
--Gen 36:20, 23, 1Cr 1:38, 40. 

2. Isang dako kung saan ipinatapon ang “mga 
anak ni Ehud” na naninirahan sa Geba sa isang di- 
tiniyak na panahon. (1Cr 8:6) Ipinapalagay ng ilan 
na ito ang el-Malha (Manahat), mga 6 na km 
(3.5 mi) sa KTK ng Temple Mount sa Jerusalem. 


MANAHATITA, MGA [Ng (Mula sa) Mana- 
hat]. Mga Judeanong nagmula kina Caleb at Salma 
na lumilitaw na bumuo sa isang bahagi ng popula- 
syon ng Manahat. (1Cr 2:50, 51, 54: 8:6) Maaaring 
ang mga Manahatita rin ang mga Menuhot na bi- 
nanggit sa 1 Cronica 2:52. 


MANANAKBO, MGA.  Matulin-tumakbong 
mga sugo o mga lingkod ng isang prominenteng 
tao na nagpapauna sa karo nito. Ang salitang ito ay 
isinalin mula sa pandiwaring anyo ng salitang He- 
breo na ruts, nangangahulugang “tumakbo.” Isina- 
salin naman ito ng ilang salin bilang “mga tagatak- 
bo,” “bantay,” at “tanod.” Ngunit may isa pang 
salita para sa “mga tagatakbo” o “mga lalaking tu- 


274 


matakbo,” samakatuwid nga ay raghtli, o, kung 
mas kumpleto, ish raghili". 

Ang “mga mananakbo” ay maaaring tumukoy 
sa mabibilis na mensahero o sa matulin-tumak- 
bong mga tao, gaya ni Asahel na kapatid ni 
Joab, at ni Ahimaas na anak ni Zadok. (2Sa 2:18; 
18:19, 23, 27) Noong isang pagkakataon, tumakbo 
si Elias nang marahil ay di-kukulangin sa 30 km 
(19 na mi), anupat nakarating siya sa Jezreel mula 
sa Carmel at nauna pa sa karo ni Haring Ahab. Ito 
ay dahil “ang mismong kamay ni Jehova ay suma 
kay Elias.”--1Ha 18:46. 

Sa opisyal na diwa, ang mga mananakbo ay ma- 
tulin-tumakbong mga lalaki na pinili upang mag- 
pauna sa karo ng hari. Nang makipagsabuwatan 
si Absalom upang agawin ang pagkahari, gumamit 
siya ng 50 mananakbo sa unahan ng kaniyang 
karo upang magdagdag ng karangalan at dignidad 
sa kaniyang pakana, gayon din ang ginawa ni 
Adonias nang maglaon. (2Sa 15:1: 1Ha 1:5) Nag- 
lingkod ang mga mananakbo bilang personal na 
hukbo ng hari, marahil ay gaya ng sariling mga 
guwardiya ng isang tao sa makabagong panahon. 
(1Sa 22:17: 2Ha 10:25) Naglingkod sila bilang mga 
bantay sa pasukan ng bahay ng hari at sinasama- 
han nila ang hari mula sa kaniyang bahay hang- 
gang sa templo. (1Ha 14:27, 28, 2Ha 11:6-8, 11; 2Cr 
12:10) Naghatid sila ng mga mensahe para sa hari. 
(2Cr 30:6) Noong mga araw ng Persianong si Ha- 
ring Ahasuero, lumilitaw na inihalili sa mga mana- 
nakbong sugo ang mga lalaking nakasakay sa ma- 
bibilis na kabayong panghatid-sulat.--Es 3:13, 15, 
8:10, 14. 

Makatalinghagang Paggamit. Sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, may ilang pagbanggit 
sa simpleng pagtakbo dahil sa pagmamadali. (Mat 
28:8, Mar 9:15, 25: 10:17: Ju 20:2) Gayunman, gi- 
namit ng apostol na si Pablo ang pagtakbo sa ma- 
kasagisag na paraan. Isinulat niya sa kongregasyon 
sa Corinto: “Hindi ba ninyo alam na ang mga ma- 
nanakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, 
ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpa- 
la? Tumakbo kayo sa paraang makakamit ninyo 
ito. Bukod diyan, ang bawat tao na nakikibahagi sa 
isang paligsahan ay nagpipigil ng sarili sa lahat ng 
bagay. Ngayon sila, sabihin pa, ay gumagawa nito 
upang tumanggap sila ng isang koronang nasisira, 
ngunit tayo naman ay ng isa na walang kasiraan. 
Kaya nga, ang paraan ng aking pagtakbo ay hindi 
walang katiyakan: ang paraan ng aking pagsuntok 
ay hindi upang sumuntok sa hangin, kundi binu- 
bugbog ko ang aking katawan at ginagawa itong 
alipin, upang, pagkatapos kong mangaral sa iba, 
ako naman ay hindi itakwil sa paanuman.”--1Co 
9:24-27. 


275 


Puspusang sinasanay ang mga kalahok sa mga 
palarong Griego, at napakahigpit ng disiplina sa ka- 
nila, maingat na binabantayan ang kanilang pagka- 
in at paggawi. Ang mga alituntunin sa takbuhan ay 
mahigpit na ipinatutupad ng mga hurado. Kahit na- 
una ang isang mananakbo, ngunit nilabag naman 
niya ang mga alituntunin, walang kabuluhan ang 
kaniyang pagtakbo, gaya nga ng sinabi ng apostol: 
“Isa pa, kung ang sinuman ay nakikipaglaban ma- 
ging sa mga palaro, hindi siya pinuputungan mali- 
bang nakipaglaban siya ayon sa mga alituntunin.” 
(2Ti 2:5) Itinututok ng mga mananakbo ang kani- 
lang mga mata sa gantimpala na nasa dulo ng tak- 
buhan. “Tumakbo” si Pablo sa ganitong paraan nang 
buong-pag-iisip at buong-puso. (Gal 2:2; Fil 2:16; 
3:14) Nang malapit na siyang mamatay ay nasabi 
niya: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakikipag- 
laban, natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa ka- 
tapusan, natupad ko na ang pananampalataya. Mula 
ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona ng ka- 
tuwiran.”--2Ti 4:7, 8. 

Nang tinatalakay ang mga pakikitungo ng Diyos 
may kaugnayan sa pagpili Niya ng mga bubuo sa 
espirituwal na Israel, ipinaliwanag ni Pablo na ang 
Israel ayon sa laman ay umasa sa kanilang kaugna- 
yan kay Abraham sa laman. (Ro 9:6, 7, 30-32) Ina- 
kala nilang sila ang mga pinili at “tumakbo” sila, 
o nagtaguyod sila ng katuwiran, ngunit sa maling 
paraan. Sa pagsisikap nilang itatag ang kanilang ka- 
tuwiran sa pamamagitan ng sarili nilang mga gawa, 
hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. (Ro 
10:1-3) Itinatawag-pansin ni Pablo ang katarungan 
ng Diyos nang Kaniyang itakwil ang Israel sa laman 
bilang isang bansa at buuin ang isang espirituwal na 
Israel. May kaugnayan sa pagtalakay na iyon, sina- 
bi niya na “nakasalalay ito, hindi sa isa na nagnana- 
is ni sa isa na tumatakbo, kundi sa Diyos, na siyang 
may awa.”--Ro 9:15, 16. 


MANASES [Īsa na Nagpapangyaring Maging 
Malilimutin, Isa na Nagpapalimot]. 

1. Panganay na anak ni Jose at isang apo ni Ja- 
cob. Pagkatapos na si Jose ay maging administrador 
ng pagkain sa Ehipto, ibinigay sa kaniya ni Paraon si 
Asenat, na anak ni Potipera na saserdote ng On, bi- 
lang asawa, at ipinanganak nito kay Jose ang dala- 
wang lalaki, sina Manases at Efraim. Ang ipina- 
ngalan ni Jose sa kaniyang panganay ay Manases, 
sapagkat, ang sabi niya: “Ipinalimot ng Diyos sa akin 
ang lahat ng aking kabagabagan at ang buong sam- 
bahayan ng aking ama.”---Gen 41:45, 50-52. 

Nang pagpalain ni Jacob sina Manases at Efraim, 
nagpumilit siyang ipatong ang kaniyang kanang ka- 
may kay Efraim at ang kaniyang kaliwa kay Mana- 
ses, sa gayon ay inilagay ang nakababatang si Ef- 
raim na una kay Manases. (Gen 48:13-20) Ayon sa 


MANASES 


ipinahihiwatig nito, magiging mas dakila si Efraim 
kaysa kay Manases. 

Si Manases ay nagkaroon ng mga anak sa kani- 
yang Siryanong babae (1Cr 7:14), at tumagal pa ang 
buhay ni Jose anupat nakita niya ang mga anak ng 
anak ni Manases na si Makir.---Gen 50:22, 23. 

2. Ang tribo ng Israel na nagmula sa anak ni Jose 
na si Manases at binubuo ng pitong pantribong pa- 
milya. Mga isang taon pagkaalis ng mga Israelita sa 
Ehipto, ang matitipunong lalaki ng Manases mula 
20 taong gulang pataas ay may bilang na 32,200. 
(Bil 1:34, 35) Tiyak na kabilang dito si Gaddi, isa sa 
sampung lalaki na nagbalik ng masamang ulat pag- 
katapos na maniktik sa Lupang Pangako. (Bil 13: 
1, 2, 11, 25-33) Noong panahong kunin ang ikala- 
wang sensus pagkalipas ng halos apat na dekada, 
ang mga rehistradong lalaki ng tribo ay dumami at 
naging 52,700, anupat mas marami nang 20,200 
kaysa sa Efraim. (Bil 26:28-34, 37) Kaya maliwanag 
na ang nakabababang papel ng Manases sa hinaha- 
rap ang tinukoy nang magsalita si Moises hinggil sa 
“sampu-sampung libo ni Efraim” ngunit “libu-libo ni 
Manases.”---Deu 33:17. 

Sa ilang, ang tribo ni Manases, sa ilalim ng pa- 
ngunguna ng pinuno nito na si Gamaliel na anak ni 
Pedazur, ay nagkampo sa K ng tabernakulo, kasama 
ng tribo nina Efraim at Benjamin. Ang tatlong- 
tribong pangkat na ito ang ikatlo sa pagkakasu- 
nud-sunod ng paghayo.--Bil 1:10, 16, 2:18-24, 7:54: 
10:23. 

Pananakop sa Magkabilang Panig ng Ilog 
Jordan. Nang matalo ng mga Israelita ang mga 
Amoritang hari na sina Sihon at Og, ang lupaing 
nasakop nila ay ipinagkaloob ni Moises sa mga Ru- 
benita, mga Gadita, at sa kalahati ng tribo ni Mana- 
ses sa kundisyon na makikibahagi ang mga tribong 
ito sa pananakop sa teritoryo sa K ng Jordan. (Bil 
32:20-33: 34:14, 15: Deu 29:7, 8) Lumilitaw na ang 
hilagaang seksiyon ng lupain sa S ng Jordan ay pa- 
ngunahin nang nakuha dahil sa pagsisikap ng mga 
Manasita, anupat ang ilang bahagi nito ay nasakop 
nina Jair, Noba, at ng “mga anak ni Makir.” Dahil 
dito ay iniatas ni Moises sa kanila ang rehiyong ito. 
-- Bil 32:39-42: Deu 3:13-15: 1Cr 2:21, 22. 

Nang maglaon, ang mga lalaki mula sa “kalahati 
ng tribo ni Manases” na tumanggap na ng kanilang 
mana ay tumawid ng Jordan at nakibahagi sa pag- 
bihag sa lupain sa dakong kanluran. (Jos 1:12-18, 
4:12) Kasama rin sila sa mga nagkatipon sa harap 
ng Bundok Gerizim noong “binasa [ni Josue] nang 
malakas ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang 
pagpapala at ang sumpa.” (Deu 27:12: Jos 8:33, 
34) Sa ilalim ng pangunguna ni Josue, iginupo ng 
mga Israelita ang kapangyarihan ng mga Canaani- 
ta, anupat tinalo ang 31 hari sa loob ng mga anim 


MANASES 


na taon. (Jos 12:7-24) Pagkatapos nito, bagaman 
may natitira pang teritoryo na hindi pa nakukub- 
kob, hinati-hati ni Josue, sa tulong ng mataas na sa- 
serdoteng si Eleazar at ng mga inatasan-ng-Diyos 
na kinatawan mula sa sampung tribo (kasama ang 
Manasitang si Haniel na anak ni Epod), ang lupain 
sa mga bahaging mana.--Bil 34:17, 23; Jos 13:1-7. 

Lupaing Mana. Sabihin pa, tinanggap na ng 
kalahati ng tribo ni Manases ang mana nito sa S ng 
Jordan. Kasama rito ang Basan at ang isang bahagi 
ng Gilead. (Jos 13:29-31) Nasa dakong T ang Gad, 
anupat ang kahanggang lunsod ay ang Mahanaim. 
(Jos 13:24-26, 30) Ang kalakhan ng rehiyong ito ay 
isang mataas na talampas, na may katamtamang 
taas na mga 610 m (2,000 piye). Ito ang kinaroroo- 
nan ng Golan, isa sa anim na kanlungang lunsod, at 
ng Beestera (Astarot), isa pang lunsod ng mga Levi- 
ta.--Jos 20:8, 9; 21:27: 1Cr 6:71. 

Ang nalalabing kalahati ng mga Manasita ay tu- 
manggap ng teritoryo sa K ng Jordan bilang kani- 
lang mana. (Jos 17:2, 5) Ang hangganan nito sa T 
ay ang Efraim, sa HK ay ang Aser, sa HS ay ang Isa- 
car, at sa K ay ang Dagat Mediteraneo. Mula sa Mic- 
metat, ang hanggahan sa pagitan ng Efraim at 
Manases ay umaabot sa Tapua, nagpapatuloy sa ka- 
habaan ng agusang libis ng Kana, at nagtatapos sa 
Mediteraneo. (Ihambing ang Jos 16:5-8, 17:7-10.) 
Samantalang ang mga Efraimita ay may ilang na- 
kapaloob na lunsod sa Manases, ang mga Manasita 
naman ay inatasan ng mga nakapaloob na lunsod 
(Bet-sean, Ibleam, Dor, En-dor, Taanac, at Megido, 
pati ang mga sakop na bayan ng mga ito) kapuwa sa 
Isacar at Aser. (Jos 16:9, 17:11) Hindi napalayas ng 
mga Manasita ang mga Canaanita mula sa mga na- 
kapaloob na lunsod na ito ngunit, nang maglaon, isi- 
nailalim nila ang mga ito sa puwersahang pagtatra- 
baho. (Jos 17:11-13, Huk 1:27, 28, ihambing ang 1Cr 
7:29.) Ang dalawa sa mga nakapaloob na lunsod 
na ito, ang Taanac (Aner?) at ang Ibleam (Bileam 
o Gat-rimon?), ay iniatas sa mga Kohatitang Levita. 
--Jos 21:25, 26, 1Cr 6:70. 

Kasaysayan. Nang matapos ang pamamahagi 
ng lupain, pinagpala ni Josue ang mga lalaki ng Ru- 
ben, Gad, at ng “kalahati ng tribo ni Manases" sa si- 
langan at pinatibay-loob sila na patuloy na mag- 
lingkod kay Jehova. (Jos 22:1-8) Nilisan nila ang 
Shilo, naglakbay patungong Jordan, at pagkatapos 
ay nagtayo ng isang altar malapit sa ilog na iyon. 
Muntik na itong humantong sa digmaang sibil, pa- 
libhasa'y itinuring ito ng ibang mga tribo bilang 
isang gawang kawalang-katapatan at paghihimag- 
sik. Gayunman, mapayapang nalutas ang usapin 
nang maipaliwanag na ang altar ay itinayo, hindi 
para sa paghahain, kundi upang magsilbing pinaka- 
alaala ng katapatan kay Jehova.---Jos 22:9-31. 


276 


Noong mas dako pang huli, ang Manasitang si Hu- 
kom Gideon ang ginamit ni Jehova upang iligtas ang 
mga Israelita mula sa paniniil ng mga Midianita. 
(Huk 6:11-16, 33-35, 7:23, 8:22) Maliwanag na si 
Jepte ay isa pang hukom mula sa tribo ni Manases. 
Noong panahon ng kaniyang pagiging hukom ay na- 
palaya ang Israel mula sa panliligalig ng mga Am- 
monita.--Huk 11:1, 32, 33. 

Noong panahong naghahari ang unang hari ng Is- 
rael, si Saul, ang mga Rubenita, mga Gadita, at ang 
“kalahati ng tribo ni Manases” sa silangan ay nagta- 
mo ng isang pangkatapusang tagumpay laban sa 
mga Hagrita at sa mga kaalyado ng mga ito. (1Cr 5: 
10, 18-22) Noong mga panahon ding iyon, ang ilang 
Manasita, kasama ang mga lalaking may namumu- 
kod-tanging kagitingan, ay kabilang sa mga tuma- 
kas mula kay Saul upang sumama kay David. (1Cr 
12:19-21) Pagkamatay ni Saul at ng kaniyang kaha- 
liling si Is-boset, 18,000 Manasita mula sa rehiyon 
sa K ng Jordan at libu-libo pa mula sa lugar na nasa 
S ng Jordan ang pumaroon sa Hebron upang ga- 
wing hari si David sa buong Israel (1070 B.C.E.). 
--1Cr 12:31, 37, 38. 

Pagkalipas ng maraming taon, ang malawakang 
mga reporma sa relihiyon na isinagawa ng Judea- 
nong si Haring Asa ay nag-udyok sa maraming Ma- 
nasita na humiwalay sa hilagang kaharian “nang 
makita nila na si Jehova na kaniyang Diyos ay su- 
masakaniya.” (2Cr 15:8, 9) Sa okasyon ng isang ma- 
laking kapulungan noong ika-15 taon ng paghahari 
ni Asa (963 B.C.E.), nakisama sila sa iba sa paggawa 
ng isang tipan upang hanapin si Jehova. (2Cr 15:10, 
12) Gayundin, noong naghahari ang Judeanong si 
Haring Hezekias (745-717 B.C.E.), bagaman nilibak 
ng marami ang mga mensaherong isinugo niya 
upang ipaabot ang paanyaya na pumaroon sa Jeru- 
salem para sa pagdiriwang ng Paskuwa, ang ibang 
Manasita ay handang magpakumbaba at malugod 
na tumugon. Pagkatapos, ang mga ito na handang 
tumugon ay nakibahagi sa pagwasak sa mga kaga- 
mitan sa idolatriya.--2Cr 30:1, 10, 11, 18, 31:1. 

Mas maaga rito (mga 760 B.C.E.), dinala ni Tiglat- 
pileser (Tilgat-pilneser) III sa pagkatapon ang mga 
Manasita na nakatira sa S ng Jordan. (1Cr 5:23-26) 
Nang mga panahon ding ito, lumilitaw na may umi- 
iral na mga pantribong alitan sa pagitan ng Efraim 
at ng Manases. Ngunit ang mga tribong ito ay ka- 
puwa nagkaisa sa kanilang pagsalansang sa Juda. 
-Isa 9:20, 21. 

Halos isang siglo pagkatapos na magwakas ang 
sampung-tribong kaharian, pinalawak ng Judea- 
nong si Haring Josias ang kaniyang pagwasak sa 
mga altar, mga patungan ng insenso, mga sagra- 
dong poste, at mga imahen, na pawang ginagamit 
sa huwad na pagsamba, hanggang sa mga wasak na 


277 


dako ng Manases at sa iba pang mga lugar sa labas 
ng Juda (mula 648 B.C.E. at pagkatapos nito). Ipina- 
kumpuni rin ng Judeanong haring ito ang templo, 
anupat ang gawain mismo ay tinustusan ng mga 
abuloy na tinanggap mula sa mga Israelita sa iba't 
ibang tribo, kasama na ang Manases.---2Cr 34:1-11. 

Pagkabalik mula sa pagkatapon sa Babilonya 
(537 B.C.E.), ang ilang Manasita ay nanirahan sa Je- 
rusalem.--1Cr 9:1-3. 

Sa pangitain ni Ezekiel, ang atas na lupain ng Ma- 
nases ay nasa pagitan ng Neptali at Efraim. (Eze 48: 
4, 5) Ang Manases ay may kinatawan din bilang isa 
sa mga tribo ng espirituwal na Israel.---Apo 7:6. 

3. Isang pangalan na lumilitaw sa tekstong Ma- 
soretiko sa Hukom 18:30, dahil sa pagbabagong gi- 
nawa ng mga eskriba. Ang ulat ay may kinalaman 
sa pag-aapostata ng mga Danita, at sinasabi sa Ba- 
gong Sanlibutang Salin na “si Jonatan na anak ni 
Gersom, na anak ni Moises, siya at ang kaniyang 
mga anak ay naging mga saserdote sa tribo ng mga 
Danita.” (Tingnan din ang AT; Mo; Ro, RS.) Ang 
mga eskribang Judio ay nagsingit ng isang nakata- 
as na titik (nun = n) sa pagitan ng unang dalawang 
titik sa orihinal na pangalang Hebreo upang kabasa- 
han ng “ni Manases” sa halip na “ni Moises,” anupat 
ginawa ito dahil sa pagsasaalang-alang kay Moises. 
Sa gayon ay sinikap ng mga eskriba na pagtakpan 
ang kadustaan o kahihiyan na maaaring idulot sa 
pangalan ni Moises ng pagkilos ni Jonatan. Bukod pa 
sa binagong tekstong Masoretiko, “ni Manases” ang 
lumilitaw sa Vatican Manuscript No. 1209 ng Grie- 
gong Septuagint at sa Syriac na Peshitta. Gayun- 
man, “ni Moises” ang matatagpuan sa Alexandrine 
Manuscript ng Griegong Septuagint at sa Latin na 
Vulgate sa Hukom 18:30. 

4. Hari ng Juda na anak at kahalili ni Haring He- 
zekias. (2Ha 20:21, 2Cr 32:33) Ang ina ni Manases 
ay si Hepziba. Siya'y 12 tadng gulang nang lumuk- 
lok siya sa trono bilang ang ika-14 na hari ng Juda 
mula kay David at namahala nang 55 taon (716- 
662 B.C.E.) sa Jerusalem. (2Ha 21:1) Ginawa niya 
ang masama sa paningin ni Jehova, anupat itina- 
yong muli ang matataas na dako na winasak ng ka- 
niyang ama, nagtayo ng mga altar para kay Baal, 
sumamba sa “buong hukbo ng langit,” at nagtayo ng 
mga altar ng huwad na relihiyon sa dalawang loo- 
ban ng templo. Pinaraan niya sa apoy ang kani- 
yang mga anak, nagsagawa ng mahika, gumamit 
ng panghuhula, at nagtaguyod ng mga espiritisti- 
kong gawain. Inilagay rin ni Manases sa bahay ni 
Jehova ang nililok na imahen ng sagradong poste na 
ginawa niya. Iniligaw niya ang Juda at Jerusalem 
“upang gawin ang masama nang higit pa kaysa sa 
mga bansa na nilipol ni Jehova mula sa harap ng 
mga anak ni Israel.” (2Ha 21:2-9, 2Cr 33:2-9) Baga- 


MANDRAGORAS 


man nagsugo si Jehova ng mga propeta, hindi pina- 
kinggan ang mga ito. Nagkasala rin si Manases ng 
pagbububo ng pagkarami-raming dugong walang- 
sala (2Ha 21:10-16), na ayon sa panitikan ng mga 
Judiong rabbi ay kasama yaong kay Isaias, na sina- 
sabi nila na nilagari sa utos ni Manases.---Ihambing 
ang Heb 11:37. 

Pinarusahan si Manases dahil sa hindi pagbibi- 
gay-pansin sa mensahe ni Jehova, anupat dinala 
siyang bihag ng hari ng Asirya sa Babilonya, isa sa 
mga maharlikang lunsod ng Asiryanong monarka. 
(2Cr 33:10, 11) Si (Manases ng Juda” ay binabanggit 
sa talaan ng Asiryanong si Haring Esar-hadon ng 
22 nagbabayad-tributong “mga hari ng Hatti, ng 
baybay-dagat at ng mga pulo.” Lumilitaw rin ang 
pangalan ni Manases sa isang talaan ng mga hari na 
nagbibigay ng tributo kay Ashurbanipal.---Ancient 
Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 291, 294. 

Samantalang nasa pagkabihag, si Manases ay 
nagsisi, nagpakumbaba, at nanalangin kay Jehova. 
Dininig ng Diyos ang kaniyang paghiling ng lingap 
at isinauli siya sa paghahari sa Jerusalem. (2Cr 33: 
12, 13) Pagkatapos ay “nagtayo [si Manases] ng pa- 
der sa dakong labas para sa Lunsod ni David,” nag- 
lagay ng mga pinuno ng militar sa mga nakukuta- 
ang lunsod ng Juda, at inalis ang mga banyagang 
diyos at ang imaheng idolo mula sa bahay ni Jeho- 
va, gayundin ang mga altar na itinayo niya “sa bun- 
dok ng bahay ni Jehova at sa Jerusalem.” Inihanda 
ni Manases ang altar ni Jehova at nagsimula siyang 
maghain sa ibabaw nito, anupat pinatitibay-loob din 
ang iba na maglingkod kay Jehova. Gayunman, ang 
bayan ay naghahain pa rin sa matataas na dako, ba- 
gaman para kay Jehova. (2Cr 33:14-17) Nang ma- 
matay si Manases, hinalinhan siya sa paghahari ng 
kaniyang anak na si Amon.---2Cr 33:20. 

5. Isang Israelita “sa mga anak ni Pahat-moab” 
na kabilang sa mga tumanggap ng mga asawang 
banyaga at nagpaalis sa mga ito 'pati na sa mga 
anak’ noong mga araw ni Ezra.--Ezr 10:30, 44. 

6. Isa pang Israelita, “sa mga anak ni Hasum,” 
kabilang sa mga nagpaalis sa kanilang mga asa- 
wang banyaga dahil sa masigasig na paninindi- 
gan ni Ezra para sa dalisay na pagsamba.---Ezr 10: 
33, 44. 


MANASITA. Tingnan ang Manases Blg. 2. 


MANDRAGORAS [sa Heb., dudha-im, pang- 
maramihan; sa Ingles, mandrake]. Isang matibay na 
halamang yerba na mula sa pamilya ng mga pata- 
tas, ang mga dahon nito ay malalaki, hugis-itlog, 
o biluhaba at matingkad na luntian. Ang mga dahon 
ng mandragoras (Mandragora officinarum) ay wa- 
ring direktang umuusbong mula sa punong-ugat 


MANEH 


nito, naghihiwa-hiwalay nang pabilog, at nananati- 
ling malapit sa lupa. Mula sa gitna ng pabilog na ito, 
sumisibol ang mga tangkay ng bulaklak, anupat ba- 
wat isa ay inuusbungan ng iisang bulaklak na puti, 
mangasul-ngasul o purpura. Ang bunga nito na pu- 
lang manilaw-nilaw, halos kasinlaki ng bilog na ta- 
long, ay nahihinog sa bandang panahon ng pag- 
aani ng trigo sa Palestina. (Gen 30:14) Inilalarawan 
ito bilang mabango at sariwa ang amoy tulad ng 
mansanas. (Tingnan ang Sol 7:13.) Ang mataba at 
kalimitan ay magkasangang punong-ugat ng man- 
dragoras ay nahahawig sa mga binti ng tao. Naging 
sanhi ito ng maraming pamahiin at ng pag-uugnay 
ng mga kapangyarihan ng mahika sa halamang ito. 
--LARAWAN, Tomo 1, p. 544. 

Noong sinaunang panahon, ang bunga ng man- 
dragoras ay ginamit sa medisina bilang narkotiko at 
panlaban sa hilab. Gayundin, noon, at hanggang sa 
ngayon sa ilang lugar sa Gitnang Silangan, ay itinu- 
turing ito bilang isang aphrodisiac (pampagana sa 
sekso) at bilang pantulong upang higit na maging 
palaanakin ang mga tao o upang magdalang-tao 
ang mga babae. Iniuulat ng rekord sa Genesis na 
nakipagkasundo si Raquel na ipagpalit sa kaniyang 
kapatid na si Lea ang isang pagkakataon niya na tu- 
manggap ng kaukulan bilang asawa mula sa kani- 
yang asawang si Jacob para sa ilang mandragoras. 
(Gen 30:14, 15) Bagaman hindi isinisiwalat ng Bibli- 
ya ang kaniyang motibo, posibleng iniisip ni Raquel 
na makatutulong ito sa kaniya na magdalang-tao, sa 
gayon ay mawawakasan ang kadustaan ng kani- 
yang pagkabaog. Gayunman, mga ilang taon pa 
pagkaraan ng insidenteng ito bago siya aktuwal na 
nagdalang-tao.---Gen 30:22-24. 


MANEH. Tingnan ang MINA. 
MANG-AAWIT. Tingnan ang Musika. 


MANGANGALAKAL. Isang tao na bumibili 
at nagbebenta o nakikipagpalit ng kalakal upang tu- 
mubo, isang negosyante. Ang terminong Hebreo na 
isinasalin bilang “mangangalakal” ay literal na tu- 
mutukoy sa isang tao na “naglalakbay sa iba't ibang 
lugar upang mangalakal.--Gen 34:10, tlb sa Rbi8. 

Maagang-maaga sa kasaysayan ng mga tao, nag- 
karoon sila ng kasanayan sa partikular na mga ga- 
wain, anupat nagpakadalubhasa sa kanilang hanap- 
buhay. (Gen 4:20-22) Natural lamang na sinundan 
ito ng komersiyo at pakikipagkalakalan, at nang 
maglaon, maraming indibiduwal ang eksklusibong 
nagtrabaho bilang mga mangangalakal at mga ne- 
gosyanteng nagbebenta ng napakaraming uri ng 
paninda. Nang makarating si Abraham sa Cana- 
an noong maagang bahagi ng ikalawang milen- 
yo B.C.E., mayroon nang ginagamit at kinikilalang 


278 


mga panimbang at mga panukat sa pangangalakal. 
(Gen 23:16) Iniutos ng Kautusang Mosaiko na ga- 
wing pare-pareho at tapat ang mga panukat ng mga 
mangangalakal.--Deu 25:13-16, Kaw 11:1, 20:10, 
Mik 6:11. 

May mga mangangalakal noon na may sariling 
tindahan, ang iba naman ay nagnegosyo sa mga 
lunsod sa mga pamilihan at mga tiangge. (Ne 13:20) 
Ang ilan ay nagmamay-ari ng mga barko na nag- 
paparoo't parito sa malalayong karagatan upang 
mag-uwi ng mahahalagang kalakal mula sa malala- 
yong lupain. (Aw 107:23, Kaw 31:14) Ang ibang 
mga negosyante naman ay naglalakbay sa malala- 
yong ruta ng kalakalan sa katihan noong sinaunang 
panahon. (1Ha 10:14, 15, 2Cr 9:13, 14) Sa gayong 
mga naglalakbay na mangangalakal, na patungo sa 
Ehipto, ipinagbili si Jose ng kaniyang mga kapatid. 
--Gen 37:25, 28. 

Lahat ng mga bansa noon, maliliit at malalaki, ay 
may mga mangangalakal, at marami ang yuma- 
man dahil sa kanilang gawain. Halimbawa, nariyan 
ang mga mangangalakal ng Etiopia (Isa 45:14), ng 
Asirya (Na 1:1, 3:16), ng kaharian ni Solomon (1Ha 
10:28: 2Cr 1:16), at ng Sidon at Tiro (Isa 23:2, 8). 

Sa hula ni Ezekiel, inilalarawan ang lunsod ng 
Tiro bilang isang malaking sentro ng komersiyo na 
pinaparoonan ng mga barko at mga naglalakbay 
na pulutong mula sa lahat ng bahagi ng daigdig 
upang makipagkalakalan. Inilalarawan din ng mis- 
mong hulang ito ang napakaraming uri ng kalakal 
na ibinebenta ng mga mangangalakal na ito, na 
nagpayaman sa daungang lunsod na iyon, gaya ng 
pilak, bakal, lata, tingga, mga kagamitang tanso, 
mga kabayo, mga mula, garing, ebano, turkesa, 
lana, tininang mga kayo, mga korales, mga rubi, tri- 
go, espesyal na mga pagkain, pulot-pukyutan, la- 
ngis, balsamo, alak, kasia, kania, mga kasuutang 
yari sa hinabing tela, mga pabango, mahahalagang 
bato, at ginto.---Eze 27:2, 12-25. 

Ang salitang Griego na em'po-ros (ang po ros ay 
nangangahulugang “paglalakbay”) ay tumutukoy sa 
isang naglalakbay na mangangalakal, o sa isang tao 
na “naglalakbay.” Ang isang halimbawa nito ay ang 
naglalakbay na mangangalakal sa ilustrasyon ni Je- 
sus na naghahanap ng mamahalin at maiinam na 
perlas. (Mat 13:45) Sa makasagisag na aklat ng Apo- 
calipsis, sinasabing yumaman ang mga naglalakbay 
na mangangalakal dahil sa “dakilang patutot... 
'Babilonyang Dakila, ang ina ng mga patutot,” at 
na sila ay tumatangis at nagdadalamhati dahil sa 
kaniyang pagbagsak at pagkapuksa. (Apo 17:1, 5; 
18:3, 11-15) Ang Babilonyang Dakila ay mayroon 
ding sariling mga naglalakbay na mangangalakal, 
“ang mga taong matataas ang katungkulan sa lupa.” 
--Apo 18:23. 


279 


MANGANGARAL, PANGANGARAL. Ang 
pinakamahusay na paraan upang malaman ang kon- 
septo ng Bibliya hinggil sa “pangangaral” ay sa pa- 
mamagitan ng pagsusuri sa diwa ng orihinal na 
mga terminong Hebreo at Griego. Ang Griegong ke- 
rys'so, na karaniwang isinasalin bilang “mangaral,” 
ay pangunahin nang nangangahulugang ‘gumawa 
ng paghahayag bilang isang tagapagbalita, maging 
isang tagapagbalita, manungkulan bilang tagapag- 
balita, ipahayag (bilang manlulupig). Ang kaugnay 
nitong pangngalan ay ang keryx, na nanganga- 
hulugang ‘tagapagbalita, pangmadlang mensahero, 
sugo, tagapag-anunsiyo (ang gumagawa ng mga 
paghahayag at nagpapanatili ng kaayusan sa mga 
kapulungan, atbp.). Ang isa pang pangngalan na 
kaugnay nito ay ang keryg:ma, na nangangahulu- 
gan namang 'yaong isinisigaw ng isang tagapagba- 
lita, kapahayagan, patalastas (ng tagumpay sa mga 
palaro), utos, panawagan. (A Greek-English Lexi- 
con, nina H. Liddell at R. Scott, nirebisa ni H. Jones, 
Oxford, 1968, p. 949) Samakatuwid, ang ke-rys'so ay 
hindi nagtatawid ng ideya ng pagbigkas ng isang 
sermon sa isang eksklusibong grupo ng mga alagad 
kundi, sa halip, ng isang lantaran at pangmadlang 
paghahayag. Ipinakikita iyan ng paggamit sa sali- 
tang ito upang ilarawan ang “malakas na anghel na 
naghahayag [ke-rys'son-ta] sa malakas na tinig: “Sino 
ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon at 
magkalag ng mga tatak nito?" "---Apo 5:2, ihambing 
din ang Mat 10:27. 

Ang salitang eu-ag-ge-lizo-mai ay nangangahulu- 
gang “magpahayag ng mabuting balita.” (Mat 11:5) 
Ang kaugnay na mga salita ay di-ag-gel lo, “magpa- 
hayag nang malawakan, magbigay-alam” (Luc 9:60, 
Gaw 21:26; Ro 9:17) at ka-tag-gello, “magpahayag: 
ipakipag-usap, maghayag.” (Gaw 13:5: Ro 1:8; 1Co 
11:26, Col 1:28) Ang pangunahing pagkakaiba ng 
kerys'so at ng eu-ag:-gelizo-mai ay na idiniriin ng 
ke-rys'so ang paraan ng paghahayag, na ito ay isang 
pangmadla at awtorisadong kapahayagan, at idiniri- 
in naman ng eu-ag-geliz0o-:mai ang nilalaman niya- 
on, ang paghahayag o pagdadala ng eu-ag-ge'li-on, 
ang mabuting balita o ebanghelyo. 

Sa paanuman, ang kerys'so ay katumbas ng He- 
breong basar’, na nangangahulugang “maghatid ng 
balita, magpatalastas, gumanap bilang isang taga- 
paghatid ng balita.” (1Sa 4:17: 2Sa 1:20, 1Cr 16:23) 
Gayunman, ang ba-sar' ay hindi nagpapahiwatig ng 
opisyal na katungkulan sa antas na gaya ng sa ke- 
IYS's0. 

Ang Pangangaral sa Hebreong Kasulatan. 
Si Noe ang unang taong tinukoy bilang “isang ma- 
ngangaral” (2Pe 2:5), bagaman maaaring sa pama- 
magitan ng pangangaral ipinabatid ang mas nau- 
nang panghuhula ni Enoc. (Jud 14, 15) Bago ang 


MANGANGARAL, PANGANGARAL 


Baha, maliwanag na ang pangangaral ni Noe ng ka- 
tuwiran ay may kalakip na panawagan ukol sa pag- 
sisisi at babala hinggil sa dumarating na pagkapuk- 
sa, gaya ng pinatutunayan ng pagtukoy ni Jesus sa 
‘hindi pagbibigay-pansin” ng mga tao noon. (Mat 24: 
38, 39) Samakatuwid, sa kalakhang bahagi, ang 
pangmadlang paghahayag ni Noe, na awtorisado ng 
Diyos, ay hindi isang pagdadala ng mabuting balita. 

Pagkaraan ng Baha, maraming lalaki, gaya ni 
Abraham, ang naglingkod bilang mga propeta, anu- 
pat bumigkas ng mga pagsisiwalat ng Diyos. (Aw 
105:9, 13-15) Gayunman, bago mamirmihan ang Is- 
rael sa Lupang Pangako, waring hindi hayagang isi- 
nasagawa ang regular na pangangaral o panga- 
ngaral bilang isang bokasyon. Ang sinaunang mga 
patriyarka ay hindi tinagubilinang gumanap bilang 
mga tagapagbalita. Subalit noong panahon ng pa- 
mamahala ng mga hari sa Israel, ang mga propeta 
ay gumanap bilang mga pangmadlang tagapagsali- 
ta na naghahayag ng mga batas, mga kahatulan, at 
mga panawagan ng Diyos sa pampublikong mga lu- 
gar. (Isa 58:1: Jer 26:2) Ang kapahayagan ni Jonas 
sa Nineve ay tugmang-tugma sa ideyang itinatawid 
ng kerygma, at gayon nga ang pagkakalarawan 
dito. (Ihambing ang Jon 3:1-4: Mat 12:41.) Gayun- 
man, karaniwan nang mas malawak ang ministeryo 
ng mga propeta kaysa sa ministeryo ng isang taga- 
pagbalita o mangangaral, at sa ilang kaso ay guma- 
gamit sila ng ibang tao upang gumanap bilang mga 
tagapagsalita nila. (2Ha 5:10, 9:1-3, Jer 36:4-6) Ang 
ilan sa kanilang mga mensahe at mga pangitain ay 
isinulat sa halip na ipinahayag nang bibigan (Jer 29: 
1, 30, 31, 30:1, 2; Dan kab 7-12): marami ang iniha- 
yag nang sarilinan sa kinauukulan, at gumamit din 
ang mga propeta ng makasagisag na mga pagki- 
los upang magtawid ng mga ideya.--Tingnan ang 
HULA, PROPETA. 

Mga payo, babala, at kahatulan ang ipinapaha- 
yag noon, pati mabuting balita---ng mga tagumpay, 
mga pagliligtas, at mga pagpapala--at mga papuri 
sa Diyos na Jehova. (1Cr 16:23, Isa 41:27, 52:7, ang 
Hebreong ba-sar' ang ginamit sa mga tekstong ito.) 
May mga pagkakataong isinisigaw o inaawit ng mga 
babae ang mga balita tungkol sa mga pagbabakang 
napanalunan o sa kaginhawahang darating.--Aw 
68:11, Isa 40:9, ihambing ang 1Sa 18:6, 7. 

Tinutukoy rin ng Hebreong Kasulatan ang gawa- 
ing pangangaral na isasagawa ni Kristo Jesus at ng 
kongregasyong Kristiyano. Sinipi ni Jesus ang hula 
ng Isaias 61:1, 2 hinggil sa kaniyang atas na mula sa 
Diyos at sa kaniyang awtorisasyong mangaral. (Luc 
4:16-21) Bilang katuparan ng Awit 40:9 (anupat ang 
naunang mga talata ay ikinapit ng apostol na si Pa- 
blo kay Jesus sa Heb 10:5-10), “inihayag [ni Jesus] 
ang mabuting balita [isang anyo ng ba-sar'] ng katu- 
wiran sa malaking kongregasyon.” Sinipi ng apostol 


MANGANGARAL, PANGANGARAL 


na si Pablo ang Isaias 52:7 (may kinalaman sa men- 
saherong nagdadala ng balita tungkol sa paglaya ng 
Sion mula sa pagkabihag) at iniugnay niya ito sa 
pangmadlang gawaing pangangaral ng mga Kristi- 
yano.---Ro 10:11-15. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Baga- 
man si Juan na Tagapagbautismo ay pangunahin 
nang naging aktibo sa ilang na mga rehiyon, ginawa 
niya ang gawain ng isang mangangaral o pangmad- 
lang mensahero, anupat ibinalita niya sa mga Ju- 
diong pumaroon sa kaniya ang pagdating ng Me- 
siyas at ng Kaharian ng Diyos at kasabay nito'y 
nanawagan siya sa kanila na magsisi. (Mat 3:1-3, 11, 
12, Mar 1:1-4, Luc 3:7-9) Naglingkod din si Juan bi- 
lang isang propeta, guro (na may mga alagad), at 
ebanghelisador. (Luc 1:76, 77, 3:18, 11:1, Ju 1:35) 
Siya ay isang “kinatawan ng Diyos” at Kaniyang sak- 
si. Ju 1:6, 7. 

Hindi nanatili si Jesus sa ilang na rehiyon ng Ju- 
dea pagkatapos ng kaniyang 40-araw na pag-aayu- 
no roon, ni ibinukod man niya ang kaniyang sarili 
gaya ng mga monghe. Natanto niya na kasangkot sa 
kaniyang atas mula sa Diyos ang gawaing panga- 
ngaral, at isinagawa niya ito nang hayagan, sa mga 
lunsod at mga nayon, sa lugar ng templo, mga si- 
nagoga, mga pamilihan at mga lansangan, pati sa 
mga karatig na lupain. (Mar 1:39: 6:56, Luc 8:1, 
13:26: Ju 18:20) Tulad ni Juan, hindi lamang siya 
basta nangaral. Higit niyang binigyang-pansin ang 
kaniyang pagtuturo kaysa sa kaniyang pangangaral. 
Ang pagtuturo (di-da'sko) ay naiiba sa pangangaral 
dahil ang isang guro ay hindi lamang basta nagha- 
hayag, siya'y nagbibigay ng instruksiyon, nagpapa- 
liwanag, naghaharap ng mga bagay-bagay sa pa- 
mamagitan ng pangangatuwiran, at naglalaan ng 
mga katibayan. Kaya naman, kapuwa bago at pag- 
katapos ng kamatayan ni Jesus, ang gawain ng ka- 
niyang mga alagad ay kombinasyon ng pangangaral 
at pagtuturo.--Mat 4:23, 11:1, 28:18-20. 

Ganito ang tema ng pangangaral ni Jesus: 'Magsi- 
si, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.” 
(Mat 4:17) Tulad ng isang opisyal na tagapagbalita, 
ipinagbigay-alam niya sa kaniyang mga tagapakinig 
ang gawain ng kaniyang Soberanong Diyos, at ang 
isang panahon ng oportunidad at pagpapasiya. (Mar 
1:14, 15) Gaya ng inihula ni Isaias, hindi lamang siya 
nagdala ng mabuting balita at kaaliwan sa maaamo, 
sa mga may pusong wasak, at mga nagdadalamha- 
ti, at naghayag ng paglaya sa mga bihag, kundi ipi- 
nahayag din niya ang “araw ng paghihiganti ng 
ating Diyos.” (Isa 61:2) Buong-tapang niyang ipina- 
talastas ang mga layunin, mga batas, mga paghi- 
rang, at mga kahatulan ng Diyos sa harap ng mga 
tagapamahala at ng bayan. 

Pagkamatay ni Jesus. Pagkamatay ni Jesus, 
at partikular na mula noong Pentecostes ng 33 C.E., 


280 


ipinagpatuloy ng kaniyang mga alagad ang gawa- 
ing pangangaral, una ay sa mga Judio at nang ban- 
dang huli ay sa lahat ng mga bansa. Yamang sila'y 
pinahiran ng banal na espiritu, natanto nila na si- 
la'y mga awtorisadong tagapagbalita at paulit-ulit 
nila itong ipinaalam sa kanilang mga tagapakinig 
(Gaw 2:14-18, 10:40-42, 13:47: 14:3, ihambing ang 
Ro 10:15), kung paanong idiniin ni Jesus na siya'y 
“sinugo ng Diyos’ (Luc 9:48, Ju 5:36, 37: 6:38, 8:18, 
26, 42), na Siyang nagbigay sa kaniya ng “utos 
kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasalita- 
in.” (Ju 12:49) Kaya naman nang utusan silang 
ihinto ang kanilang pangangaral, ganito ang tugon 
ng mga alagad: “Kung matuwid sa paningin ng 
Diyos na makinig sa inyo sa halip na sa Diyos, 
kayo ang humatol. Ngunit kung para sa amin, 
hindi namin magagawang tumigil sa pagsasalita 
tungkol sa mga bagay na aming nakita at nari- 
nig.” “Dapat naming sundin ang Diyos bilang taga- 
pamahala sa halip na mga tao.” (Gaw 4:19, 20, 5: 
29, 32, 42) Ang gawaing pangangaral na ito ay 
mahalagang bahagi ng kanilang pagsamba, isang 
paraan ng pagpuri sa Diyos at isang kahilingan sa 
pagtatamo ng kaligtasan. (Ro 10:9, 10; 1Co 9:16, 
Heb 13:15, ihambing ang Luc 12:8.) Kaya naman 
kailangang makibahagi rito ang lahat ng alagad, 
mga lalaki at mga babae, hanggang sa “katapu- 
san ng sistema ng mga bagay.”--Mat 28:18-20, 
Luc 24:46-49, Gaw 2:17: ihambing ang Gaw 18:26, 
21:9: Ro 16:3. 

Ang unang mga Kristiyanong mangangaral na 
ito ay hindi mga taong mataas ang pinag-aralan 
kung ibabatay sa pamantayan ng sanlibutan. Na- 
pag-unawa ng Sanedrin na ang mga apostol na sina 
Pedro at Juan ay “mga taong walang pinag-aralan at 
pangkaraniwan.” (Gaw 4:13) Tungkol naman kay Je- 
sus, “namangha ang mga Judio, na sinasabi: 'Paa- 
nong ang taong ito ay may kaalaman sa mga titik, 
samantalang hindi siya nakapag-aral sa mga paara- 
lan?”” (Ju 7:15) Itinawag-pansin ng sekular na mga 
istoryador ang gayunding mga punto. “Si Celsus, 
ang unang manunulat laban sa Kristiyanismo, ay 
nangungutya sa bagay na, ang mga manggaga- 
wa, mga sapatero, mga magsasaka, na pinakamang- 
mang at pinakakakatwang mga tao, ang naging 
masisigasig na mangangaral ng Ebanghelyo.” (The 
History of the Christian Religion and Church, During 
the Three First Centuries, ni Augustus Neander; isi- 
nalin ni Henry John Rose mula sa Aleman, 1848, 
p. 41) Ipinaliwanag ito ni Pablo sa ganitong paraan: 
“Sapagkat nakikita ninyo ang kaniyang pagtawag sa 
inyo, mga kapatid, na hindi marami na marunong 
ayon sa laman ang tinawag, hindi marami ang ma- 
kapangyarihan, hindi marami ang ipinanganak na 
maharlika, kundi pinili ng Diyos ang mangmang 
na mga bagay ng sanlibutan, upang mailagay niya 


281 


sa kahihiyan ang mga taong marurunong.”---1Co 1: 
26, 27. 

Gayunman, bagaman wala silang mataas na edu- 
kasyon mula sa mga paaralan ng sanlibutan, hindi 
naman kulang sa pagsasanay ang unang mga Kris- 
tiyanong mangangaral. Puspusang sinanay ni Jesus 
ang 12 apostol bago niya sila isinugo upang manga- 
ral. (Mat 10) Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang 
basta pagbibigay ng mga instruksiyon, kundi isang 
praktikal na pagsasanay.--Luc 8:1. 

“Kaharian ng Diyos” pa rin ang naging tema ng 
Kristiyanong pangangaral. (Gaw 20:25, 28:31) Ga- 
yunman, kung ihahambing sa kapahayagan nila no- 
ong bago ang kamatayan ni Kristo, ang kanilang 
kapahayagan ay nagkaroon ng karagdagang mga 
aspekto. Ang “sagradong lihim” ng layunin ng Diyos 
ay naisiwalat na sa pamamagitan ni Kristo, ang ka- 
niyang sakripisyong kamatayan ay isa nang maha- 
lagang salik sa tunay na pananampalataya (1Co 
15:12-14), ang kaniyang itinaas na posisyon bilang 
Hari at Hukom na inatasan ng Diyos ay kailangang 
malaman, kilalanin, at pagpasakupan ng lahat ng 
nagnanais magtamo ng pagsang-ayon ng Diyos at 
ng buhay. (2Co 4:5) Kaya naman kadalasang bina- 
banggit na ipinangangaral [ng mga alagad] si Kris- 
to Jesus.” (Gaw 8:5, 9:20, 19:13, 1Co 1:23) Kung 
susuriin ang kanilang pangangaral, magiging mali- 
wanag na ang ginawa nilang ‘pangangaral ng Kris- 
to” ay hindi upang ibukod siya sa isip ng kanilang 
mga tagapakinig na para bang sa paanuman ay hi- 
walay siya sa kaayusan at pangkalahatang layunin 
ng Kaharian ng Diyos. Sa halip, inihahayag nila 
kung ano ang ginawa ng Diyos na Jehova para sa ka- 
niyang Anak at sa pamamagitan niya, kung paano 
natutupad at matutupad pa kay Jesus ang mga la- 
yunin ng Diyos. (2Co 1:19-21) Kaya naman, ang la- 
hat ng gayong pangangaral ay para sa kapurihan at 
kaluwalhatian ng Diyos, “sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo. ”--Ro 16:25-27. 

Hindi nila isinagawa ang kanilang pangangaral 
dahil lamang sa ito'y tungkulin nila, at ang kanilang 
pagbabalita ay hindi basta pagsasalita lamang ng 
isang mensahe sa pormal na paraan. Udyok ito ng 
taos-pusong pananampalataya at isinagawa taglay 
ang pagnanais na parangalan ang Diyos at taglay 
ang maibiging pag-asa na makapagdala ng kaligta- 
san sa iba. (Ro 10:9-14: 1Co 9:27; 2Co 4:13) Dahil 
dito, handa ang mga mangangaral na pakitunguhan 
sila ng marurunong sa sanlibutan bilang mang- 
mang o kaya ay pag-usigin sila ng mga Judio bilang 
mga erehe. (1Co 1:21-24, Gal 5:11) Sa dahilan ding 
ito, sa kanilang pangangaral ay gumamit sila ng pa- 
ngangatuwiran at panghihikayat upang tulungan 
ang mga nakikinig na maniwala at manampalataya. 
(Gaw 17:2, 28:23, 1Co 15:11) Sinabi ni Pablo na 
siya'y inatasan bilang “isang mangangaral at apostol 


MANGANGARAL, PANGANGARAL 


at guro.” (2Ti 1:11) Ang mga Kristiyanong ito ay 
hindi mga suwelduhang tagapagbalita kundi mga 
nakaalay na mananamba na nagbibigay ng kanilang 
sarili, anupat ibinibigay ang kanilang panahon at 
ang kanilang lakas sa gawaing pangangaral.---1Te 
2:9. 

Yamang ang lahat ng nagiging mga alagad ay na- 
giging mga mangangaral din ng Salita, mabilis na 
lumaganap ang mabuting balita, at nang panahong 
isulat ni Pablo ang kaniyang liham sa mga taga- 
Colosas (mga 60-61 C.E. o mga 27 taon pagkamatay 
ni Kristo), masasabi niya na ang mabuting balita ay 
“ipinangaral sa lahat ng nilalang na nasa silong ng 
langit.” (Col 1:23) Samakatuwid, ang hula ni Kristo 
tungkol sa “pangangaral ng mabuting balita sa lahat 
ng mga bansa” ay nagkaroon ng isang katuparan 
bago ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo 
nito noong 70 C.E. (Mat 24:14, Mar 13:10, MAPA, 
Tomo 2, p. 744) Ang mismong mga salita ni Jesus, 
gayundin ang aklat ng Apocalipsis, na isinulat pag- 
karaan ng pagkawasak na iyon, ay tumuturo sa 
mas malaking katuparan ng hulang ito sa panahong 
magsisimulang mamahala si Kristo sa Kaharian at 
bago puksain ang lahat ng kaaway ng Kahariang 
iyon, anupat isang angkop na panahon upang isaka- 
tuparan ang isang malaking gawaing pagbabalita. 
- Apo 12:7-12, 17: 14:6, 7: 19:5, 6: 22:17. 

Anong mga resulta ang dapat asahan ng mga 
Kristiyanong mangangaral sa kanilang mga pagsisi- 
kap? Batay sa karanasan ni Pablo, “ang ilan ay nag- 
simulang maniwala sa mga bagay na sinabi, ang iba 
ay ayaw maniwala.” (Gaw 28:24) Ang tunay na 
Kristiyanong pangangaral, na nakasalig sa Salita ng 
Diyos, ay humihiling ng partikular na pagtugon. Ito 
ay pangangaral na masigla, dinamiko, at higit sa la- 
hat, naghaharap ng isyu na doo'y dapat pumili ng 
papanigan ang mga tao. May ilan na nagiging ak- 
tibong mananalansang ng mensahe ng Kaharian. 
(Gaw 13:50, 18:5, 6) May iba naman na nakikinig sa 
loob ng ilang panahon, ngunit sa bandang huli ay 
tumatalikod dahil sa iba't ibang kadahilanan. (Ju 6: 
65, 66) Ang iba ay tumatanggap ng mabuting bali- 
ta at kumikilos ayon dito.---Gaw 17:11, Luc 8:15. 

“Sa Bahay-bahay.” Pumaroon mismo si Jesus 
sa mga tao taglay ang mensahe ng Kaharian, anupat 
nagturo sa kanila nang hayagan at sa kanilang mga 
tahanan. (Mat 5:1, 9:10, 28, 35) Nang isugo niya ang 
kaniyang unang mga alagad upang mangaral, iniu- 
tos niya sa kanila: “Sa anumang lunsod o nayon kayo 
pumasok, hanapin ninyo kung sino roon ang kara- 
pat-dapat.” (Mat 10:7, 11-14) Makatuwiran lamang 
na kalakip sa gayong 'paghahanap' ang pagpunta sa 
mga tahanan ng mga tao, kung saan ang mga “ka- 
rapat-dapat” ay tumutugon sa mensahe at kung 
saan makapanunuluyan ang mga alagad sa kinaga- 
bihan.---Luc 9:1-6. 


MANGANGARAL, PANGANGARAL 


Noong isang pagkakataon naman, si Jesus ay 
“nag-atas ng pitumpung iba pa at isinugo sila nang 
dala-dalawa sa unahan niya sa bawat lunsod at dako 
na kaniya mismong paroroonan.” Hindi lamang sila 
mangangaral sa pampublikong mga lugar kundi pa- 
roroon din sila sa mga tao sa tahanan ng mga ito. Ti- 
nagubilinan sila ni Jesus: “Saanman kayo pumasok 
sa isang bahay ay sabihin muna, “Magkaroon nawa 
ng kapayapaan ang bahay na ito." "--Luc 10:1-7. 

Noong mga araw pagkatapos ng Pentecostes 
33 C.E., patuloy na dinala ng mga alagad ni Jesus 
ang mabuting balita sa mismong mga tahanan ng 
mga tao. Bagaman inutusan silang “tumigil na sa 
pagsasalita,” sinasabi ng kinasihang rekord na “ba- 
wat araw sa templo at sa bahay-bahay ay nagpatu- 
loy sila nang walang humpay sa pagtuturo at pag- 
papahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo, si 
Jesus.” (Gaw 5:40-42: ihambing ang Dy, NIV.) Ang 
pananalitang “sa bahay-bahay” ay salin ng Grie- 
gong kat” oi'kon, sa literal, “ayon sa bahay”: ang 
diwa ng Griegong pang-ukol na ka-ta'ay distributive 
(“sa bahay-bahay”) at hindi basta pang-abay ('sa ta- 
hanan’). (Tingnan ang tlb sa Rbi8.) Ang pamama- 
raang ito ng pag-abot sa mga tao--ang tuwirang 
pagpunta sa kanilang mga tahanan---ay nagkaroon 
ng napakahusay na mga resulta. “Ang bilang ng 
mga alagad ay patuloy na lubhang dumami sa Je- 
rusalem.”--Gaw 6:7: ihambing ang 4:16, 17 at 5:28. 

Sinabi ng apostol na si Pablo sa matatanda ng Efe- 
so: “Mula nang unang araw na tumuntong ako sa 
distrito ng Asia . . . hindi ko ipinagkait ang pagsasa- 
bi sa inyo ng alinman sa mga bagay na kapaki-paki- 
nabang ni ang pagtuturo sa inyo nang hayagan at 
sa bahay-bahay. Kundi lubusan akong nagpatotoo 
kapuwa sa mga Judio at sa mga Griego tungkol sa 
pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Pa- 
nginoong Jesus.” (Gaw 20:18-21, ihambing ang KJ, 
Dy, AS, RS, Mo, NIV, La.) Dito ay tinutukoy ni Pablo 
ang kaniyang mga pagsisikap na mangaral sa mga 
lalaking ito noong hindi pa sila mga mananampala- 
taya, mga taong nangangailangang makaalam ng 
“tungkol sa pagsisisi sa Diyos at pananampalataya 
sa ating Panginoong Jesus.” Kaya naman mula sa 
pasimula ng kaniyang paglilingkod bilang misyone- 
ro sa Asia, hinanap ni Pablo “sa bahay-bahay” ang 
mga taong nakahilig sa espirituwal na mga bagay. 
Nang matagpuan niya sila, walang alinlangang bu- 
malik siya sa kanilang mga tahanan upang turuan 
pa sila nang higit at, nang sila'y maging mga mana- 
nampalataya, bumalik din siya upang palakasin sila 
sa pananampalataya. Sa kaniyang aklat na Word 
Pictures in the New Testament, ganito ang komento 
ni Dr. A. T. Robertson sa Gawa 20:20: “Sa (ayon sa) 
mga bahay. Mahalagang pansinin na ang pinakada- 
kilang mangangaral na ito ay nangaral sa bahay- 
bahay at ang kaniyang mga pagdalaw ay hindi 


282 


mga sosyal na pagdalaw lamang."”--- 1930, Tomo II, 
p. 349, 350. 

Pangangaral sa Loob ng Kongregasyon. Ka- 
ramihan sa gawaing pangangaral na nakaulat sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ay may kaugna- 
yan sa paghahayag na ginagawa sa labas ng kong- 
regasyon. Gayunman, ang pangangaral sa loob ng 
kongregasyon, gaya ng ginagawa ng isang panlaha- 
tang tagapangasiwa, ay kalakip din sa payo ni Pablo 
kay Timoteo na “ipangaral mo ang salita, maging 
apurahan ka rito sa kaayaayang kapanahunan, sa 
maligalig na kapanahunan.” (2Ti 4:2) Ang liham ni 
Pablo kay Timoteo ay isang liham pastoral, samaka- 
tuwid nga, ipinatungkol ito sa isa na nagsasagawa 
ng gawaing pagpapastol sa gitna ng mga Kristiyano 
at naglalaan ito ng payo may kinalaman sa gayong 
ministeryo ng pangangasiwa. Bago ibinigay ni Pab- 
lo ang payong ito na ipangaral ang salita, binaba- 
laan niya si Timoteo hinggil sa apostasyang nag- 
sisimula nang mahayag, na lalago at higit pang 
lulubha. (2Ti 2:16-19: 3:1-7) Bilang karagdagan sa 
kaniyang payo kay Timoteo na manghawakan at 
huwag lumihis mula “sa salita” sa kaniyang panga- 
ngaral, ipinakita ni Pablo ang pangangailangang 
maging apurahan, sa pagsasabing, “sapagkat dara- 
ting ang isang yugto ng panahon kapag hindi nila 
titiisin ang nakapagpapalusog na turo” kundi, sa ha- 
lip ay hahanap sila ng mga guro na nagtuturo nang 
ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at sa ga- 
yon ay “itatalikod nila ang kanilang mga tainga 
mula sa katotohanan,” anupat ang inilalarawan niya 
ay hindi mga tagalabas, kundi yaong mga nasa loob 
ng kongregasyon. (2Ti 4:3, 4) Dahil dito, hindi dapat 
maiwala ni Timoteo ang kaniyang espirituwal na 
pagkatimbang kundi dapat siyang maging matatag 
sa buong-tapang na paghahayag ng Salita ng Diyos 
(hindi ng pilosopiya o ng walang-saysay na mga es- 
pekulasyon ng mga tao) sa kaniyang mga kapatid, 
bagaman maaari itong magdulot sa kaniya ng suli- 
ranin at pagdurusa mula sa mga may maling hilig 
sa loob ng mga kongregasyon. (Ihambing ang 1Ti 
6:3-5, 20, 21: 2Ti 1:6-8, 13, 2:1-3, 14, 15, 23-26, 
3:14-17, 4:5.) Sa paggawa nito, siya'y magsisilbing 
isang hadlang sa apostasya at magiging malaya 
sa pagkakasala sa dugo, gaya rin ni Pablo.---Gaw 
20:25-32. 


Ano ang layunin ng pangangaral 
ni Jesus “sa mga espiritung 
nasa bilangguan”? 


Sa 1 Pedro 3:19, 20, pagkatapos niyang ilarawan 
ang pagkabuhay-muli ni Jesus tungo sa buhay bi- 
lang espiritu, sinabi ng apostol: “Sa kalagayan ding 
ito ay humayo siya at nangaral sa mga espiritung 
nasa bilangguan, na naging masuwayin noon nang 


283 


ang pagtitiis ng Diyos ay naghihintay noong mga 
araw ni Noe, habang itinatayo ang arka." Bilang ko- 
mento sa tekstong ito, ganito ang sabi ng Vine's 
Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words: "Sa 1 Ped. 3:19, ang malamang na tinutukoy 
ay hindi ang masayang pabalita (na wala namang 
tunay na katibayang ipinangaral ni Noe, ni may 
katibayan man na aktuwal na “nasa bilangguan’ 
ang mga espiritu ng mga taong nabuhay bago ang 
baha), kundi ang ginawa ni Kristo, matapos Siyang 
buhaying-muli, na paghahayag ng Kaniyang ta- 
gumpay sa mga espiritung anghel na nagkasala.” 
(1981, Tomo 3, p. 201) Gaya ng nabanggit na, ang 
kerys'so ay maaaring tumukoy sa paghahayag, hin- 
di lamang ng isang bagay na mabuti, kundi maging 
ng isang bagay na masama, gaya noong ihayag ni 
Jonas ang dumarating na pagkawasak ng Nineve. 
Ang tanging nakabilanggong mga espiritu na tinu- 
koy sa Kasulatan ay yaong mga anghel noong mga 
araw ni Noe na 'ibinulid sa mga hukay ng pusikit na 
kadiliman” (2Pe 2:4, 5) at “itinaan sa mga gapos na 
walang hanggan sa ilalim ng pusikit na kadiliman 
ukol sa paghuhukom sa dakilang araw.” (Jud 6) Sa- 
makatuwid, tiyak na ang pangangaral ng binuhay- 
muling si Jesus sa gayong di-matuwid na mga ang- 
hel ay isang pangangaral ng kahatulan. Mapapansin 
na ang aklat ng Apocalipsis na ibinigay ni Kristo Je- 
sus kay Juan sa pamamagitan ng pangitain sa pag- 
tatapos ng unang siglo C.E. ay naglalaman ng mara- 
ming impormasyon tungkol kay Satanas na Diyablo 
at sa kaniyang mga demonyo at gayundin sa kani- 
lang lubusang pagkapuksa, samakatuwid nga ay 
isang pangangaral ng kahatulan. (Apo 12-20) Ang 
paggamit ni Pedro ng panahunang pangnagdaan 
(“nangaral”) ay nagpapahiwatig na ang gayong pa- 
ngangaral ay isinagawa bago niya isulat ang kani- 
yang unang liham. 


MANGGAGAMOT. 
MAN AT PANGGAGAMOT. 


MANGGAGAPAS, PAGGAPAS. Noong si- 
naunang panahon, inaani ang mga butil sa pama- 
magitan ng pagputol sa mga butil gamit ang isang 
karit (Deu 16:9: Mar 4:29), o kung minsan, sa pama- 
magitan ng pagbunot dito mula sa lupa. Sa hu- 
ling nabanggit na pamamaraan, buong tangkay ang 
inaani sa pamamagitan ng pagbunot sa mga ugat 
nito mula sa lupa, yamang mahalaga ito sa mga tu- 
yong lupain kung saan kakaunti ang dayami at hin- 
di gaanong tumataas ang mga halamang butil. 
Ang sinaunang karit ay gawa sa kahoy o buto ng 
hayop na sinuksukan ng mga piraso ng batong- 
pingkian na nagsilbing talim nito. Nang maglaon, 
ginamit naman ang mas pamilyar na nakakurbang 
metal na talim. Hinahawakan ng manggagapas ang 


Tingnan ang KARAMDA- 


MANGGAGAPAS, PAGGAPAS 


mga tangkay sa isang kamay at pinuputol ang mga 
ito gamit ang kabilang kamay. 

Inutusan ang mga Israelita na huwag gapasin ang 
mga gilid ng kanilang mga bukid. Sa halip, dapat si- 
lang mag-iwan ng kaunting halamang butil na na- 
katayo “para sa napipighati at sa naninirahang da- 
yuhan.” (Lev 19:9, 10) Matapos gapasin ang mga 
butil, tinitipon ito, itinatali sa mga tungkos, at isi- 
nasalansan sa mga bunton, marahil ay sa giikan. 
--Gen 37:6, 7: Ru 3:6, 7. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Kasulatan, ang 
mga salitang “gumapas” at “mag-ani” ay madalas 
gamitin sa makasagisag na paraan upang lumara- 
wan sa resulta ng mga gawa ng isa, maging mabu- 
ti man o masama. Ang simulain ng Diyos ay nagsa- 
sabi: “Anuman ang inihahasik ng isang tao, ito 
rin ang kaniyang aanihin.” Ipinakita ni Pablo na, 
samantalang ang isa na naghahasik may kinala- 
man sa laman ay nag-aani ng kasiraan mula roon, 
“siyang naghahasik may kinalaman sa espiritu ay 
mag-aani ng buhay na walang hanggan mula sa es- 
piritu,” at tiniyak niya sa mga Kristiyanong taga- 
Galacia na mag-aani sila kung hindi sila manghihi- 
magod. (Gal 6:7-9, Kaw 22:8, Os 8:1, 7) Noong 
pinasisigla niya ang mga taga-Corinto na magpaki- 
ta ng Kristiyanong pagkabukas-palad sa nagdara- 
hop na mga kapananampalataya sa Judea, sinabi ng 
apostol sa kanila: “Siya na naghahasik nang kaunti 
ay mag-aani rin nang kaunti, at siya na naghahasik 
nang sagana ay mag-aani rin nang sagana."”---2Co 
9:5-7. 

Isinugo ni Jesu-Kristo ang kaniyang mga alagad 
upang 'gumapas, anupat nagpapahiwatig na ang 
mga tutugon ay titipunin nila bilang kaniyang mga 
alagad. (Ju 4:35-38) Ayon sa ilustrasyon ni Jesus 
tungkol sa makasagisag na “trigo” at “mga pani- 
rang-damo,” sa “katapusan ng sistema ng mga ba- 
gay,” isusugo ng Anak ng tao ang kaniyang anghe- 
likong mga manggagapas upang 'tipunin mula sa 
kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na san- 
hi ng ikatitisod at yaong mga gumagawa ng katam- 
palasanan.” Ang “mga panirang-damo" na ito (“ang 
mga anak ng isa na balakyot”) ay ihahagis sa isang 
makasagisag na maapoy na hurno, samantalang 
“ang trigo” (“ang mga anak ng kaharian") ay pana- 
natilihing buhay at sila ay “sisikat nang maliwanag 
na gaya ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.” 
--Mat 13:24-30, 36-43. 

Ipinakikita ng pangitain ni Juan sa Apocalipsis na 
ang niluwalhati at iniluklok na si Jesu-Kristo ang 
nangangasiwa sa gawaing pag-aani at pagbubukud- 
bukod na ito. Sa pangitaing iyon, inilalarawan si 
Kristo bilang isa na “tulad ng isang anak ng tao, na 
may ginintuang korona sa kaniyang ulo at isang 
matalas na karit sa kaniyang kamay." Bilang tugon 


MANGGAGAWA NG TOLDA 


sa sigaw ng anghel, “Gamitin mo ang iyong karit at 
gumapas ka, sapagkat dumating na ang oras upang 
gumapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay lubusang 
hinog na,” nakita ni Juan na isinulong ni Kristo ang 
kaniyang karit sa lupa, at ang lupa ay nagapasan.' 
Namasdan din ng apostol na pagkatapos nito, ang 
“punong ubas ng lupa” ay tinipon at inihagis sa “ma- 
laking pisaan ng ubas ng galit ng Diyos.”--Apo 
14:14-20, ihambing ang Apo 19:11-16. 
Tingnan din ang PAG-AANI. 


MANGGAGAWA NG TOLDA. Isang tao na 
gumagawa o nagkukumpuni ng mga tolda. Sa Gawa 
18:3, tinukoy ang hanapbuhay nina Pablo, Aquila, at 
Priscila sa pamamagitan ng terminong Griego na 
ske-no-poi-os". Iba't ibang opinyon ang inihaharap 
tungkol sa eksaktong uri ng bihasang manggagawa 
na tinutukoy ng salitang ito (kung ito ba'y mangga- 
gawa ng tolda, manghahabi ng tapestri, o mangga- 
gawa ng lubid), gayunman, kinikilala ng maraming 
iskolar na “waring walang dahilan upang lumayo pa 
sa saling ‘mga manggagawa ng tolda." "--The Ex- 
positor's Greek Testament, inedit ni W. Nicoll, 1967, 
Tomo II, p. 385. 

Noong unang dumalaw si Pablo sa Corinto, naki- 
panuluyan siya kina Aquila at Priscila “dahil magka- 
tulad ang kanilang hanapbuhay.” (Gaw 18:1-3) Ang 
apostol na si Pablo ay mula sa Tarso sa Cilicia, isang 
lugar na kilala dahil sa tela nito na yari sa balahibo 
ng kambing, tinatawag na cilicium at ginagamit sa 
paggawa ng tolda. (Gaw 21:39) Para sa mga Judio 
noong unang siglo C.E., itinuturing na marangal na 
turuan ng isang hanapbuhay ang isang batang lala- 
ki kahit tatanggap pa ito ng mas mataas na eduka- 
syon. Kaya malamang na nagkaroon si Pablo ng ka- 
ranasan sa paggawa ng mga tolda noong kabataan 
pa siya. Maaaring paggawa rin ng tolda ang naging 
trabaho ng apostol sa Tesalonica (1Te 2:9; 2Te 3:8) at 
sa iba pang mga lugar. (Gaw 20:34, 35; 1Co 4:11, 12) 
Hindi madali ang trabahong ito, sapagkat iniuulat 
na medyo matigas at magaspang ang cilicium, kaya 
naman mahirap itong tabasin at tahiin. 


MANGGAGAWAY. 
PANGGAGAWAY. 


MANGHAHASIK, PAGHAHASIK. Kara- 
niwan na, ang sinaunang pamamaraan ng pagha- 
hasik ng binhi, o pagpapangalat nito sa lupa para 
tumubo, ay sa pamamagitan ng “pagsasaboy.” Ka- 
dalasan, dinadala ng manghahasik ang mga binhi 
sa isang tupi ng kaniyang kasuutan o sa isang sisid- 
lan. Pagkatapos, dinadampot niya ang mga binhi 
mula sa lalagyan nito at isinasabog niya ito sa kani- 
yang unahan patungo sa kabilang direksiyon. Sa Is- 
rael, ang kapanahunan ng paghahasik ay nagsisi- 


Tingnan ang MAHIKA AT 


284 


mula nang bandang Oktubre at umaabot hanggang 
sa unang bahagi ng Marso, depende sa uri ng butil 
na inihahasik. 

Ang Pagpapala ni Jehova. Si Jehova ang nag- 
lalaan ng binhi at nagpapatubo ng pananim, siya rin 
ang naglalaan ng sikat ng araw at ng ulan, anupat 
dahil sa mga ito ay namumunga ang bukid nang 
maraming ulit kaysa sa dami ng itinanim. (2Sa 
23:3, 4; Isa 55:10) Sa gayon, ang buong sangkatau- 
han, matuwid man o balakyot, ay nakikinabang 
mula sa Maylalang.---Mat 5:45: Gaw 14:15-17. 

Gayunman, karaniwan nang hindi espesipikong 
kinokontrol ng Diyos na Jehova ang mga salik na 
nagpapaging posible sa pagtubo ng pananim. Kaya 
naman kung minsan, maaaring magtamasa ng sa- 
ganang ani ang mga taong balakyot, samantalang 
ang mga matuwid, dahil sa di-kaayaayang mga 
kalagayan, ay baka dumanas ng mahinang ani. 
--Ihambing ang Job 21:7-24. 

Sa kabilang dako, kapag angkop sa kaniyang layu- 
nin, maaaring pagpalain ni Jehova ang manghaha- 
sik at bigyan ito ng saganang ani, at maaari niyang 
pahinain ang pamumunga ng pananim, depende sa 
katapatan at pagsunod sa Kaniya ng manghahasik. 
Halimbawa, nilayon ni Jehova na gawing isang da- 
kila at malaking bansa sa Lupang Pangako ang 
Israel, kaya naman sagana niyang pinagpala ang 
kaniyang masunuring mga lingkod. Noong nakiki- 
pamayan si Isaac sa Canaan, bagaman nililigalig 
siya ng mga katutubo ng lupain, pinagpala siya ni 
Jehova anupat sa kaniyang paghahasik ay umaani 
siya nang hanggang sa isang daang takal mula sa 
isang takal na inihasik niya.---Gen 26:12. 

Nakadepende sa espirituwal na kalagayan ng Is- 
rael ang tatanggapin nilang ani. Bago sila puma- 
sok sa Lupang Pangako, sinabi sa kanila ni Jehova: 
“Kung patuloy kayong lalakad ayon sa aking mga 
batas at tutuparin ninyo ang aking mga utos at isa- 
sagawa ninyo ang mga iyon, . . . tiyak na aabutan 
ng inyong paggiglik ang inyong pamimitas ng ubas, 
at aabutan ng pamimitas ng ubas ang paghahasik 
ng binhi.” Gayon na lamang kasagana ang magi- 
ging ani nila anupat hindi pa tapos ang pag-aani ay 
panahon na naman upang ihasik ang susunod na 
pananim. (Ihambing ang Am 9:13.) Sa kabilang 
dako naman, nagbabala ang Diyos: “Kung hindi 
kayo makikinig sa akin ni isasagawa ang lahat ng 
utos na ito, . .. maghahasik nga kayo ng inyong bin- 
hi sa walang kabuluhan, sapagkat tiyak na lalamu- 
nin iyon ng inyong mga kaaway.” At idinagdag pa 
niya, “ang inyong lupa ay hindi magbibigay ng ka- 
niyang ani.” (Lev 26:3-5, 14-16, 20, ihambing ang 
Hag 1:6.) Nang maglaon, noong mga araw ng pro- 
petang si Jeremias, nagkatotoo ang babala ni Jeho- 
va. Bilang paglalarawan sa kanilang masamang ka- 


285 


lagayan, sinabi ni Jehova: “Naghasik sila ng trigo, 
ngunit mga tinik ang ginapas nila.”---Jer 12:13. 

Ang Kautusan ng Israel na Umuugit sa Pag- 
hahasik. Sa Kautusang ibinigay sa pamamagitan 
ni Moises, iniutos ng Diyos na ang lupa ay hahasi- 
kan sa loob ng anim na taon, ngunit walang pagha- 
hasik o pag-aaning gagawin sa ikapitong taon (taon 
ng Sabbath) ni sa taon ng Jubileo. (Exo 23:10, 11, 
Lev 25:3, 4, 11) Sa pamamagitan nito ay nasubok 
ang kanilang pananampalataya at nagkaroon sila ng 
higit na panahon upang magtaguyod ng espirituwal 
na mga bagay, nakabuti rin ito sa lupa. 

Yamang ang lupain ay kay Jehova, ito, sa diwa, ay 
banal, at ang kaniyang bayan ay banal. Kaya naman 
kinailangan ang pag-iingat upang maiwasan ang 
anumang uri ng karumihan. Kapag nahulog sa ba- 
sang binhi ang bangkay ng isang maruming hayop, 
halimbawa, isang daga o isang butiki, ito ay nagi- 
ging marumi at hindi na dapat pang gamitin, sa- 
mantalang kung tuyo ang binhi, ito ay malinis. Wa- 
lang alinlangang iyon ay dahil maikakalat ng tubig 
sa buong binhi ang karumihan.--Lev 11:31, 37, 38. 

Noon, hindi rin pinahihintulutan ang paghaha- 
sik ng pinaghalu-halong magkakaibang binhi, baga- 
man maaaring maghasik ng magkakaibang uri ng 
binhi, bawat uri ay dapat na may kani-kaniyang lu- 
gar sa bukid na iyon. (Lev 19:19: Isa 28:25) Marahil 
ito'y upang manatiling palaisip ang mga Israelita 
hinggil sa kanilang pagiging hiwalay at pagiging 
natatangi bilang bayan ng Diyos, na nasa ilalim ng 
kaniyang Pagkahari. Kapag nilabag ng isang Israeli- 
ta ang kautusang ito, anupat pinaghalo niya ang da- 
lawang magkaibang uri ng binhi, ang lahat ng bu- 
nga ng kaniyang bukid o ubasan ay magiging bagay 
na “nakatalaga.” Sa gayon ay mapupunta iyon sa 
santuwaryo.--Deu 22:9, ihambing ang Lev 27:28, 
Bil 18:14. 

Makatalinghagang Paggamit. Nang inilala- 
rawan niya ang pangangalaga at pagpapala ni Jeho- 
va sa mga nalabi na bumalik mula sa Babilonya, su- 
mulat ang salmista: “Yaong mga naghahasik ng 
binhi na may mga luha ay gagapas na may hiyaw 
ng kagalakan. Siya na walang pagsalang yumayaon, 
na tumatangis pa man din, na may dala-dalang 
isang supot ng binhi, ay walang pagsalang papasok 
na may hiyaw ng kagalakan, na dala-dala ang kani- 
yang mga tungkos.” (Aw 126:1, 5, 6) Sa kanilang 
paglaya, naging napakaliligaya niyaong mga buma- 
lik mula sa Babilonya, ngunit maaaring tumangis 
sila nang hinahasikan nila ng binhi ang tiwangwang 
na lupa na 70 taong hindi nasaka. Gayunpaman, 
muli silang tinipon ni Jehova alang-alang sa kani- 
yang pangalan, at yaong mga nagpatuloy sa gawa- 
ing paghahasik at muling pagtatayo ay nagtamasa 
ng bunga mula sa kanilang pagpapagal. Nang ma- 


MANGHAHASIK, PAGHAHASIK 


hinto ang pagtatayo ng templo, pansamantalang 
ipinagkait ni Jehova ang bunga ng lupain, ngunit sa 
pamamagitan ng mga propetang sina Hagai at Za- 
carias, muling napasigla ang bayan sa gawain at 
muli nilang natamo ang lingap ng Diyos.---Hag 1:6, 
9-11: 2:15-19. 

Upang ilarawan ang tiyak na katuparan ng kani- 
yang salita, ginamit ni Jehova ang paghahasik at 
ang proseso ng pagtubo ng pananim.---Isa 55: 10, 11. 

Pagiging masikap at bukas-palad. Nagbigay 
si Solomon ng isang simulain may kaugnayan sa 
pagkabukas-palad at masipag na paggawa nang 
isulat niya: “Siyang nagbabantay sa hangin ay hin- 
di maghahasik ng binhi, at siyang tumitingin sa 
mga ulap ay hindi gagapas.” Ang isang taong nag- 
papaliban, anupat naghihintay ng panahon kapag 
waring kaayaaya na sa kaniya ang lahat ng bagay 
para gawin niya ang gawaing inilagay ng Diyos sa 
harapan niya, o naghahanap ng dahilan upang ma- 
kaiwas sa pagtatrabaho, ay hindi tatanggap ng anu- 
man mula sa Diyos. Sa halip, inirekomenda ni Solo- 
mon ang pagiging masikap, sapagkat, sinasabi niya 
sa talata 5, ang Diyos ang “gumagawa ng lahat ng 
bagay” at hindi nauunawaan ng tao ang lahat ng 
paraan ng paggawa ng Diyos. Kaayon nito, ipinapa- 
yo niya: “Sa umaga ay ihasik mo ang iyong binhi at 
hanggang sa kinagabihan ay huwag mong pagpahi- 
ngahin ang iyong kamay, sapagkat hindi mo nala- 
laman kung saan ito magtatagumpay, kung dito 
o doon, o kung ang dalawa ay parehong magiging 
mabuti.”--Ec 11:4-6. 

Waring ganito rin ang iniisip ng apostol na si Pa- 
blo nang pasiglahin niya ang mga Kristiyano sa Co- 
rinto na maging bukas-palad may kaugnayan sa tu- 
long bilang paglilingkod para sa mga kapatid sa 
Jerusalem, na dumanas ng mga paghihirap at na- 
walan ng kanilang mga pag-aari dahil pinag-usig 
sila ng mga Judio. Sinabi ni Pablo: “Siya na nagha- 
hasik nang kaunti ay mag-aani rin nang kaunti, at 
siya na naghahasik nang sagana ay mag-aani rin 
nang sagana. . . . Bukod diyan, magagawa ng Diyos 
na managana sa inyo ang kaniyang buong di-sana- 
nararapat na kabaitan, upang habang lagi kayong 
may lubos na kasapatan sa lahat ng bagay ay mag- 
karoon kayo ng sagana para sa bawat gawang ma- 
buti.... Ngayon siya na saganang naglalaan ng bin- 
hi sa manghahasik at ng tinapay na kakainin ay 
maglalaan at magpaparami ng binhi na inyong iha- 
hasik at magpapalago sa mga bunga ng inyong ka- 
tuwiran.” Pagkatapos ay binanggit ni Pablo ang ma- 
buting ibubunga nito, bukod sa paglingap ng Diyos 
at pananagana sa materyal na paraan, samakatuwid 
nga, na ang gayong pagkabukas-palad ay nagbubu- 
nga ng pasasalamat at pagluwalhati sa Diyos, pati 
na ng pag-ibig at mga panalangin niyaong mga 


MANGHAHASIK, PAGHAHASIK 


tinutulungan, para roon sa mga tumutulong. Luma- 
lago rin ang pag-ibig sa loob ng kongregasyon dahil 
dito.—2Co 9:6-14. 

Pangangaral ng mabuting balita. Inihalin- 
tulad ni Jesu-Kristo ang paghahasik ng binhi sa pa- 
ngangaral ng salita, ang mabuting balita ng Kaha- 
rian. Siya ang Manghahasik ng mga katotohanan ng 
Kaharian, at si Juan na Tagapagbautismo ay guma- 
wa rin bilang isang manghahasik. Ang mga alagad 
naman ni Jesus ay isinugo upang gumapas sa mga 
bukid na nahasikan na at mapuputi na para sa pag- 
aani. Kaya naman sinabi niya sa kanila: “Tumatang- 
gap na ng kabayaran ang manggagapas at nagtiti- 
pon na ng bunga para sa buhay na walang hanggan, 
upang ang manghahasik at ang manggagapas ay 
makapagsayang magkasama. .. . Isa ang mangha- 
hasik at iba naman ang manggagapas. Isinugo ko 
kayo upang gapasin ang hindi ninyo pinagpagalan. 
Iba ang nagpagal [sa paghahasik], at kayo ang pu- 
masok sa pakinabang ng kanilang pagpapagal [sa 
pamamagitan ng paggapas].”---Ju 4:35-38. 

Sa ilustrasyon tungkol sa manghahasik, muling 
inihalintulad ni Jesus ang gawaing pangangaral sa 
paghahasik. Sa talinghagang ito, ang binhing iniha- 
sik ay “ang salita ng kaharian.” Ipinakita ni Jesus na 
maaaring makaapekto sa pagsibol at pagtubo ng 
binhi sa puso ng mga tao ang mga kalagayang umi- 
iral nang ihasik ang binhi.--Mat 13:1-9, 18-23, Luc 
8:5-15. 

Ang trigo at ang mga panirang-damo. Sa 
ibang ilustrasyon naman, inihalintulad ni Jesus ang 
kaniyang sarili sa isang manghahasik ng mainam 
na binhi, at inihalintulad naman niya ang binhi sa 
“mga anak ng kaharian.” Ang isa pang manghaha- 
sik, isang kaaway na naghahasik ng mga panirang- 
damo sa bukid, ay ang Diyablo. Dito, maliwanag na 
humuhula si Jesus tungkol sa apostasyang darating, 
anupat sa panahong iyon, sa loob at sa gitna ng kon- 
gregasyong Kristiyano, ay magkakaroon ng mga ta- 
ong may-kabulaanang mag-aangkin na mga lingkod 
sila ng Diyos at magtatangkang dungisan ang kon- 
gregasyon at ilayo ang mga alagad.---Mat 13:24-30, 
36-43, ihambing ang Gaw 20:29, 2Co 11:12-15, 2Te 
2:3-9: 1Ti 4:1: 2Ti 4:3, 4: 2Pe 2:1-3. 

“Paghahasik may kinalaman sa laman.’ Pag- 
katapos niyang isa-isahin ang mga bunga ng espiri- 
tu at ang mga gawa ng laman, at paalalahanan ang 
bawat isa na patunayan ang kaniyang sariling gawa, 
sinabi ng apostol na si Pablo: “Huwag kayong palili- 
gaw: Ang Diyos ay hindi isa na malilibak. Sapag- 
kat anuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin 
ang kaniyang aanihin, sapagkat siyang naghahasik 
may kinalaman sa kaniyang laman ay mag-aani ng 
kasiraan mula sa kaniyang laman, ngunit siyang 


286 


naghahasik may kinalaman sa espiritu ay mag-aani 
ng buhay na walang hanggan mula sa espiritu.” 
-Gal 5:19-23: 6:4, 7, 8. 

Sa Roma 1:24-27, binabanggit ni Pablo ang isang 
halimbawa ng paghahasik may kinalaman sa laman, 
pati ang mga bunga nito. Ang ibang mga halimba- 
wa ay yaong tao na nagkasala ng insesto sa kongre- 
gasyon ng Corinto, anupat nagsagawa ng maruru- 
ming bagay na makalaman, gayundin sina Himeneo 
at Alejandro, na nagtaguyod ng maruruming turo at 
pamumusong, at ibinigay kay Satanas “para sa pag- 
kapuksa ng laman,” samakatuwid nga, upang maa- 
lis mula sa kongregasyon ang gayong makalamang 
elemento.— 1Co 5:1, 5; 1Ti 1:20, 2Ti 2:17, 18. 

Pagtuturo at pangangalaga sa kongregasyon. 
Nang sumulat siya sa kongregasyon sa Corinto, ini- 
hambing ni Pablo ang kaniyang pagtuturo at pagtu- 
long sa kongregasyon sa gawaing paghahasik, at 
ipinaliwanag niya sa kanila na, dahil sa paggawa 
nito, mayroon siyang awtoridad na tumanggap ng 
materyal na mga bagay mula sa kanila bilang tu- 
long sa pagtupad niya sa kaniyang ministeryo. Ngu- 
nit hindi niya ginawa ang gayon, upang huwag 
siyang magbigay ng anumang balakid sa mabuting 
balita.--1Co 9:11, 12. 

Kung paanong ang binhi ay mapayapang inihaha- 
sik ng isang magsasaka, ang mabuting balita ay ini- 
hahasik din nang payapa, anupat nang walang pa- 
kikipagtalo, hidwaan, kaguluhan, at paggamit ng 
dahas. At ang mga naghahasik nito ay mga taong 
mapayapa, hindi mahilig makipagtalo, hindi palaa- 
way, o magugulo. Kaya naman upang magbunga 
ng katuwiran ang kanilang paghahasik, dapat umi- 
ral sa kongregasyong Kristiyano ang mapapayapang 
mga kalagayan.--San 3:18. 

Ang pagkabuhay-muli. Noong tinatalakay niya 
ang espirituwal na pagkabuhay-muli, ang paglili- 
bing sa pisikal na katawan ay inihalintulad ni Pablo 
sa paghahasik ng isang binhi, anupat sinabi niya: 
“Gayunpaman, may magsasabi: ‘Paano ibabangon 
ang mga patay? Oo, sa anong uri ng katawan sila 
paririto?’ Ikaw na taong di-makatuwiran! Ang ini- 
hahasik mo ay hindi binubuhay malibang mamatay 
muna ito, at kung tungkol sa inihahasik mo, iniha- 
hasik mo, hindi ang katawan na tutubo, kundi ang 
isang butil lamang, maaaring trigo o alinman sa iba 
pa, ngunit binibigyan ito ng Diyos ng katawan ayon 
sa kaniyang kinalugdan, at sa bawat isa sa mga bin- 
hi ay ang sarili nitong katawan. ... At may mga ka- 
tawang makalangit, at mga katawang makalupa ... 
Gayundin naman ang pagkabuhay-muli ng mga 
patay. Inihahasik ito sa kasiraan, ibinabangon ito sa 
kawalang-kasiraan. . . . Inihahasik itong isang kata- 
wang pisikal, ibinabangon itong isang katawang es- 


287 


pirituwal. . . . Sapagkat ito na nasisira ay kaila- 
ngang magbihis ng kawalang-kasiraan, at ito na 
mortal ay kailangang magbihis ng imortalidad.” 
--1Co 15:35-53. 

Yaong mga pinili ng Diyos upang maging mga ka- 
samang tagapagmana ng kaniyang Anak, at upang 
tumanggap ng kawalang-kasiraan at imortalidad, 
ay kailangang mamatay at magsuko ng kanilang 
katawang laman upang makapagtamo ng isang ma- 
kalangit na katawan sa pamamagitan ng pagkabu- 
hay-muli. Nakakatulad ito ng nangyayari sa isang 
binhi na itinanim, anupat iyon ay ‘namamatay, na- 
aagnas, at ang anyo at hitsura ay ibang-iba sa ha- 
lamang isinisibol nito. 

Para sa pagtalakay hinggil sa paghahasik na bina- 
banggit sa Isaias 28:24, lakip ang makatalinghagang 
kahulugan nito, tingnan ang PAG-AARARO. 


MANGHUHULA NG MGA PANGYAYARI. 

Isang indibiduwal na nag-aangking makapagsa- 
sabi ng mga mangyayari sa hinaharap. Ayon sa Bi- 
bliya, kasama rito ang mga mahikong saserdote, es- 
piritistikong mga manghuhula, mga astrologo, at 
iba pa. (Tingnan ang ESPIRITISMO, PANGHUHULA.) Ang 
salitang Hebreo na yid-de'o-ni, na isinalin bilang 
“manghuhula ng mga pangyayari,” ay nagmula sa 
salitang-ugat na ya dha” (alam) at nagpapahiwatig 
ng kaalamang lingid sa pangkaraniwang tao. Mada- 
las itong lumitaw kasama ng ohv, na nangangahu- 
lugang “espiritista.” (Deu 18:11) May mga indibidu- 
wal na nagkaroon ng kapangyarihan ng okultismo 
dahil nakipag-ugnayan sila sa mga demonyo, ang 
balakyot na mga anghel na kaaway ng Diyos at 
nasa ilalim ni Satanas na Diyablo, na tagapamahala 
ng mga demonyo. (Luc 11:14-20) Noong sinaunang 
mga panahon, iba't ibang pamamaraan ang ginaga- 
mit ng mga manghuhulang ito para makuha ang 
kanilang mga mensahe ng prediksiyon: pagmama- 
sid sa mga bituin (Isa 47:13), pagsusuri sa atay at 
iba pang mga lamang-loob ng mga hayop na iniha- 
in (Eze 21:21), pagpapakahulugan sa mga tanda 
(2Ha 21:6), pagsangguni sa diumano'y mga espiritu 
ng mga patay, at iba pa.--Deu 18:11. 

Ang buhay ng mga Ehipsiyo, tulad ng mga Babi- 
lonyo, ay kontrolado ng kanilang mga manghuhula. 
(Isa 19:3) Samantala, ang tunay na mga lingkod ng 
Diyos ay hindi kailanman umaasa sa gayong mga 
tao para sa impormasyon. Nang ibigay ang Kautu- 
san sa Israel di-nagtagal matapos silang lumaya sa 
pagkaalipin sa Ehipto, mahigpit silang pinagbawa- 
lan na huwag sumangguni sa “mga manghuhula ng 
mga pangyayari.” (Lev 19:31) Ang isa na magkaka- 
roon ng “imoral na pakikipagtalik” sa mga iyon ay li- 
lipulin mula sa bayan ng Diyos. At kung tungkol sa 
isa na nagsasagawa nito, ganito pa ang sabi ng kau- 
tusan: “Kung tungkol sa isang lalaki o isang babae 


MANGHUHULA NG MGA PANGYAYARI 


na may espiritung sumasanib o espiritu ng panghu- 
hula, sila ay papatayin nang walang pagsala.” (Lev 
20:6, 27) Pagkaraan ng halos 40 taon, noong naka- 
handa nang pumasok ang Israel sa Lupang Pangako 
at palayasin ang mga tumatahan doon, pinaalalaha- 
nan ito: “Huwag mong pag-aralang gawin ang ayon 
sa mga karima-rimarim na bagay ng mga bansang 
iyon. Huwag masusumpungan sa iyo .. . ang sinu- 
mang sumasangguni sa espiritista o ang manghu- 
hula ng mga pangyayari o ang sinumang suma- 
sangguni sa patay.”--Deu 18:9-11. 

Pagkaraan ng mahigit na 350 taon, inalis ng 
unang hari ng Israel, si Saul, mula sa lupain ang la- 
hat ng manghuhula ng mga pangyayari. Gayun- 
man, bago siya namatay, lumayo na siya nang hus- 
to kay Jehova anupat personal siyang sumangguni 
sa isang “dalubhasang espiritista sa En-dor” para 
magpahula. Noong una ay natatakot ang babae na 
isagawa ang kaniyang sining, ngunit dahil sa pag- 
pupumilit ni Saul na “iahon [niya] si Samuel,” pina- 
litaw niya ang isang pangitain. Inilarawan niya ito 
bilang “isang matandang lalaking nadaramtan ng 
isang damit na walang manggas.” Kumbinsido si 
Saul na iyon ang propetang si Samuel. (1Sa 28: 
3, 7-19) Ngunit hindi maaaring si Samuel iyon, sa- 
pagkat patay na siya, at ang mga patay “ay walang 
anumang kabatiran.” (Ec 9:5) Noong nabubuhay pa 
si Samuel, tiyak na hindi siya makikipag-ugnayan 
sa isang espiritista, at hindi makikipagtulungan sa 
mga iyon ang Diyos na Jehova at ang kaniyang mga 
banal na anghel. Sinabi mismo ng Diyos sa kani- 
yang bayan: “Kung sasabihin nila sa inyo: “Sumang- 
guni kayo sa mga espiritista o sa mga may espiritu 
ng panghuhula na humuhuni at nagsasalita nang 
pabulong,” hindi ba sa Diyos nito dapat sumanggu- 
ni ang alinmang bayan? Dapat bang sumangguni sa 
mga patay para sa mga buhay? Sa kautusan at sa 
katibayan!” Sinabi pa ni Jehova: “Tiyak na lagi ni- 
lang sasalitain ang ayon sa kapahayagang ito na 
hindi magkakaroon ng liwanag ng bukang-liway- 
way.”--Isa 8:19, 20. 

Halos 400 taon pagkaraang maghari si Saul, “gi- 
nawa [ni Haring Manases ng Juda] nang lansakan 
ang masama sa paningin ni Jehova, upang gali- 
tin siya,” kasama na rito ang pagsangguni sa mga 
manghuhula ng mga pangyayari, na dumami sa 
ilalim ng kaniyang pamamahala. (2Ha 21:6, 2Cr 
33:6) Inalis ng matuwid na si Haring Josias, apo ni 
Manases, ang lahat ng mga ito mula sa lupain. 
--2Ha 23:24. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang tanging 
pagbanggit sa makademonyong panghuhula ay no- 
ong palayain ng apostol na si Pablo ang “isang ali- 
lang babae na may espiritu, isang demonyo ng 
panghuhula” sa lunsod ng Filipos. Nakapaglaan siya 


MANGHUHULI NG IBON 


sa kaniyang mga panginoon ng maraming pakina- 
bang “sa pagsasagawa ng sining ng panghuhula.” 
Talagang makademonyo at tahasang salansang sa 
Diyos ang gawaing ito. Lumikha ng malaking kagu- 
luhan para kay Pablo sa Filipos ang mga panginoon 
ng batang babae na mula sa kaniya'y pinalayas ang 
demonyo. Dinala nila si Pablo at ang kaniyang kasa- 
mahang si Silas sa harap ng mga mahistrado, at ini- 
utos naman ng mga ito na hampasin sila at pagka- 
tapos ay itapon sila sa plitan.---Gaw 16:12, 16-24. 


MANGHUHULI NG IBON. Taong nambibi- 
tag ng mga ibon. (Kaw 6:5, Aw 124:7) Sa mga He- 
breo, waring pangunahin itong ginagawa sa pama- 
magitan ng mga bitag, mga silo, o mga lambat, 
bagaman maaaring gumamit din sila noon ng ibang 
mga pamamaraan, gaya ng busog at palaso, at 
panghilagpos. 

Pagkatapos ng Baha, ang mga ibon, basta't was- 
tong napatulo ang dugo, ay maaari nang kainin ng 
tao. (Gen 9:2-4) Bagaman nang maglaon ay ipinag- 
bawal ng Kautusang Mosaiko ang pagkain ng ilang 
uri ng ibon, napakaraming klase ang itinuring na 
“malinis” upang kainin. (Deu 14:11-20) Dapat “ibu- 
hos at takpan ng alabok’ ang dugo ng mga ibong na- 
huli sa pangangaso. (Lev 17:13, 14) Bukod sa pagga- 
mit sa mga ito bilang pagkain (Ne 5:18, 1Ha 4:22, 
23), ang ilan sa mga ibong nahuhuli, partikular na 
ang mga inakay na kalapati at mga batu-bato, ay 
maaaring gamitin sa paghahain (Lev 1:14), at mala- 
mang na mga manghuhuli ng ibon ang nagsusup- 
lay ng ilan sa mga kalapating ipinagbibili sa templo 
sa Jerusalem noong panahong naririto si Jesus sa 
lupa. (Ju 2:14, 16) Malamang na ang ilang ibon 
na magaganda ang balahibo o mahuhusay umawit 
ay ipinagbili upang gawing mga alagang hayop. 
--Ihambing ang Job 41:5, 1Ha 10:22. 

Mga Bitag at mga Silo. Sa mga terminong 
Hebreo na ginagamit na pantukoy sa mga bitag at 
mga silo, dalawa (moh-gesh' at pach) ang ipinapala- 
gay na pangunahing nauugnay sa mga kasangka- 
pang ginagamit ng mga manghuhuli ng ibon. Imi- 
numungkahi na ang mohqgesh' ('silo”, Am 3:5) ay 
tumutukoy sa isang silo na minamaniobra ng isang 
manghuhuli ng ibon (o ng isang pangkat nila), sa- 
mantalang ang pach naman (Job 22:10, Aw 91:3) ay 
isang bitag na kusang umiigkas kapag may ibong 
pumasok sa loob niyaon. Inaakit ang ibon na puma- 
sok sa bitag sa pamamagitan ng isang pain. (Kaw 
7:23) Ang salitang Hebreo para sa “manghuhuli ng 
ibon” (yaqush' o yaqohsh') ay nagmula sa pandi- 
wang salitang-ugat na yagosh', nangangahulugang 
“mag-umang ng silo.”---Jer 50:24. 

Noong sinaunang mga panahon, kailangang pag- 
aralan ng manghuhuli ng ibon ang iba't ibang uga- 
li at kakatwang mga katangian ng bawat uri ng ibon, 


288 


kailangan din siyang gumamit ng tusong mga pa- 
mamaraan upang maitago ang mga bitag na kani- 
yang inilalagay at huwag mahalata ang mga ito. 
(Ihambing ang Job 18:10, Aw 64:5, 6: 140:5.) Dahil 
sa lokasyon ng mga mata ng ibon sa magkabilang 
gilid ng ulo nito, mas malawak ang saklaw ng pani- 
ngin ng karamihan sa kanila kaysa sa mga tao. Ga- 
yundin, may ilang ibon na nakakakilala sa mga ba- 
gay na nasa malayo na kailangan nang gamitan ng 
largabista upang makita ng mga tao. Ang ganiyang 
paningin, bukod pa sa pagiging likas na maingat ng 
mga ibon, ay nagdiriin sa katotohanan ng kawikaan 
na “walang kabuluhan ang paglaladlad ng lambat sa 
harap ng mga mata ng anumang may mga pakpak.” 
--Kaw 1:17. 

Ang tao, palibhasa'y hindi niya kayang makita 
nang patiuna ang hinaharap at limitado ang kani- 
yang kakayahang humarap sa kapahamakan, ay ini- 
hahalintulad sa ‘mga ibon na nahuhuli sa bitag [sa 
Heb., bap-pach'], nasisilo sa isang kapaha-pahamak 
na panahon, kapag ito ay biglang nahuhulog sa ka- 
nila.” (Ec 9:12) Ang mga matuwid ay napapaharap 
sa mga tusong silo, mga natatagong bitag, at kaakit- 
akit na mga paing inilalatag sa kanilang landas 
upang akayin sila tungo sa teritoryo ng mga balak- 
yot na naghahangad na sila'y ipahamak sa moral at 
espirituwal. (Aw 119:110, 142:3; Os 9:8) Hinatulan 
ang mga bulaang propetisa dahil sa panghuhuli nila 
ng mga kaluluwa na para bang ang mga iyon ay 
mga bagay na lumilipad. (Eze 13:17-23) Gayun- 
man, dahil si Jehova ay sumasakaniyang tapat na 
mga lingkod, ang kanilang “kaluluwa ay tulad ng 
ibong nakatakas mula sa bitag ng mga nagpapain. 
Ang bitag ay nasira, at tayo ay nakatakas.” (Aw 
124:1, 7, 8) Nanalangin ang salmista: “Ingatan mo 
ako mula sa pagkakahawak ng bitag [phach] na ini- 
umang nila sa akin at mula sa mga silo [umo- 
qeshohth', pambabaing anyong pangmaramihan ng 
moh-gesh'] ng mga nagsasagawa ng bagay na na- 
kasasakit. Ang mga balakyot ay sama-samang ma- 
huhulog sa sarili nilang mga lambat, habang ako 
naman ay dumaraan."”--Aw 141:9, 10. 


MANGKOK. Tingnan ang HUGASAN: SISIDLAN. 


MANGMANG. Sa halip na tumukoy sa isang 
tao na kulang sa mental na kakayahan, ang salitang 
“mangmang,” ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ay 
karaniwan nang tumutukoy sa isang indibiduwal na 
humahamak sa tamang pangangatuwiran at guma- 
gawi nang walang katinuan sa moral anupat suma- 
salungat sa matuwid na mga pamantayan ng Diyos. 
Ang iba't ibang terminong Hebreo na tumutukoy sa 
gayong tao ay kesil ('hangal”: Kaw 1:22), ewil' 
("mangmang”, Kaw 12:15), naval (“hangal”, Kaw 
17:7), at lets (“manunuya", Kaw 13:1). Ang Griegong 


289 


a'phron naman ay tumutukoy sa isa na “di-makatu- 
wiran” (Luc 12:20), ang a:no'e-tos ay sa isa na “ha- 
ngal” (Gal 3:1), at ang mo-ros' ay sa isa na “mang- 
mang” (Mat 23:17: 25:2). 

Ang lalaking si Nabal ay isang halimbawa ng ta- 
ong mangmang (1Sa 25) gaya rin ng mga taong na- 
kakakilala sa tunay na Diyos at pagkatapos ay su- 
masamba naman sa mga bagay na nilalang. (Ro 1: 
20-25) Sinabi ni Isaias na ang isang taong mang- 
mang, o hangal, ay magsasalita “lamang ng kaha- 
ngalan, at ang kaniya mismong puso ay gagawa ng 
bagay na nakasasakit, upang magsagawa ng apos- 
tasya at upang magsalita ng bagay na liko laban kay 
Jehova, upang payauning walang laman ang kalulu- 
wa ng gutom, at maging ang nauuhaw ay pinaya- 
yaon niya nang walang nainom.” (Isa 32:6) Hinaha- 
mak ng mangmang ang karunungan at disiplina. 
(Kaw 1:7) Sa halip na makinig sa payo, patuloy na 
lumalakad ang mangmang sa daan na itinuturing 
niyang “tama sa kaniyang sariling paningin.” (Kaw 
12:15) Madali siyang maghinanakit at sumusugod 
agad sa pakikipagtalo. (Ec 7:9, Kaw 20:3) Sinasabi 
niya sa kaniyang puso (anupat makikita sa kaniyang 
mga pagkilos ang hindi tuwirang binibigkas ng ka- 
niyang bibig): “Walang Jehova. ”--Aw 14:1. 

Angkop lamang na tukuyin ni Jesu-Kristo ang 
mga eskriba at mga Pariseo bilang “mga mangmang 
at mga bulag,” samakatuwid nga, mga taong kulang 
ng karunungan at walang kabuluhan sa moral, sa- 
pagkat pinilipit nila ang katotohanan sa pamamagi- 
tan ng gawang-taong mga tradisyon at sumunod 
sila sa isang mapagpaimbabaw na landasin. Bukod 
dito, sinuhayan ni Jesus ang kawastuan ng katawa- 
gang ito nang ilarawan niya ang kanilang kawalan 
ng kaunawaan. (Mat 23:15-22, 15:3) Gayunman, ka- 
pag tinatawag ng isang indibiduwal ang isang kapa- 
tid bilang isang “kasuklam-suklam na mangmang,” 
anupat hinahatulan at hinahamak niya ang kani- 
yang kapatid bilang walang kabuluhan sa moral, 
magiging marapat siya sa Gehenna.--Mat 5:22, Ro 
14:10-12, Mat 7:1, 2. 

Ang taong mangmang na nagtayo ng kaniyang 
bahay sa buhanginan at ang taong mayaman na 
ang lupain ay nagbubunga nang sagana, anupat 
dahil dito'y nagplanong magpalawak ng kaniyang 
mga imbakan at pagkatapos ay lubusang magpaka- 
saya sa buhay, ay mga halimbawa ng maiinam na 
ilustrasyon ni Jesus na hango sa pang-araw-araw 
na buhay at nagdiriin sa kamangmangan ng pagpa- 
pabaya sa espirituwal na mga bagay at hindi pagta- 
tamasa ng tunay na pagpapala dahil dito. Karagda- 
gan pa, isang kahibangan kung ang isang tao ay 
hindi “patuloy na magbabantay’ sa espirituwal na 
paraan, gaya ng idiniin sa ilustrasyon ni Jesus tung- 
kol sa limang mangmang na dalaga na, sa kanilang 


MANGUNGULTI 


paglabas upang salubungin ang kasintahang lalaki, 
ay hindi nagdala ng langis para sa kanilang mga 
lampara.--Mat 7:24-27: Luc 12:16-21: Mat 25:1-13. 

Upang ang isang tao ay maging tunay na maru- 
nong, dapat siyang magpakamangmang sa pani- 
ngin ng sanlibutan, “sapagkat ang karunungan ng 
sanlibutang ito ay kamangmangan sa Diyos.” Hindi 
yaong marurunong sa sanlibutan kundi yaong mga 
hinahamak bilang mga taong walang kaalaman, 
mga mangmang, ang pinili ni Jehova upang kuma- 
tawan sa kaniya. Dahil dito ay naging litaw na litaw 
ang kamangmangan ng sanlibutang ito. Bukod dito, 
pinapawi nito ang lahat ng dahilan para magham- 
bog ang isang indibiduwal na pinagpakitaan ng pa- 
bor. Sa halip, ang lahat ng kaluwalhatian ay mara- 
pat lamang na napupunta sa Bukal ng karunungan, 
si Jehova.--1Co 3:18, 19, 1:18-31. 

Kapag sinasagot ng isang tao ang mangmang 
'ayon sa kamangmangan nito, sa diwa na tinutu- 
laran niya ang magaspang na pamamaraan nito 
ng pakikipagtalo, ang taong iyon ay nagiging kaa- 
yon ng maling mga pangangatuwiran at mga la- 
kad ng mangmang. Upang huwag maging gaya ng 
mangmang sa bagay na ito, tayo ay pinapayuhan 
ng kawikaan: “Huwag mong sagutin ang sinumang 
hangal ayon sa kaniyang kamangmangan.” Sa ka- 
bilang dako naman, ipinakikita ng Kawikaan 26: 
4, 5 na maaaring maging kapaki-pakinabang kung 
ang mangmang ay sasagutin “ayon sa kaniyang 
kamangmangan,” sa diwa na susuriin ang kani- 
yang mga argumento, ilalantad ang mga iyon bi- 
lang kamangmangan, at ipakikita na mali ang kani- 
yang mga konklusyon batay sa sarili niyang mga 
pangangatuwiran. 


MANGUNGULTI. Isang tao na dalubhasa sa 
hanapbuhay na pagkukulti, sa kasanayang ito, ang 
mga balat ng hayop ay ginagawang katad na maa- 
ari namang gamitin sa paggawa ng iba't ibang uri 
ng kagamitan. (2Ha 1:8, Mat 3:4) Walang alinla- 
ngan, ang gawaing pagkukulti noong sinauna ay isi- 
nagawa ring kagaya nitong kamakailan sa Gitnang 
Silangan, samakatuwid nga, sa isang kultihan na 
may isa o dalawang silid, na kinaroroonan ng mga 
kasangkapan at mga tangke para sa paghahanda sa 
mga balat. Kasama sa karaniwang proseso ng pag- 
hahanda sa katad ang (1) pagpapaluwag sa mga ba- 
lahibo, kadalasa'y gamit ang isang timpladang may 
apog, (2) pagtanggal sa mga balahibo, maliliit na pi- 
raso ng laman, at taba na nakadikit sa balat, at 
(3) pagkulti sa balat gamit ang likido na maaaring 
gawa mula sa talob ng sumac o ng ensina, o mula sa 
iba pang mga uri ng halaman. 

Nagpalipas si Pedro “nang maraming araw sa 
Jope kasama ng isang Simon, na isang mangu- 


MANINIBAT, MGA 


ngulti,” na ang bahay ay nasa tabi ng dagat.---Gaw 
9:43: 10:32. 


MANINIBAT, MGA. Mga kawal na nasasan- 
datahan ng mga sibat. Noong sinauna, sila ang bu- 
mubuo ng isang seksiyon ng impanterya na may 
magagaan na sandata, at sinusuportahan sila ng 
mga mamamana at mga tagapaghilagpos. Kadala- 
san, may dalang mga sibat ang mga tagapagpatak- 
bo ng karo at mga kabalyero. Ang mga maninibat 
ay bahagi ng mga hukbong Romano na sumakop 
noon sa Palestina, anupat 200 sa mga ito ang kasa- 
ma nang palihim na ihatid si Pablo papalabas ng Je- 
rusalem.--Gaw 23:23. 


MANININGIL NG BUWIS. Sa Imperyo ng 
Roma, mga opisyal ng imperyo ang sumisingil o lu- 
milikom ng buwis na pantao at buwis sa lupa bilang 
bahagi ng kanilang tungkulin. Ngunit ang awtoridad 
na maningil ng mga buwis na ipinapataw sa mga 
kalakal na iniluluwas o inaangkat at sa mga panin- 
dang idinaraan ng mga mangangalakal sa isang ba- 
yan ay maaaring mabili sa pampublikong subasta. 
Kaya naman ang karapatang maningil ng gayong 
mga buwis ay napupunta sa mga taong nag-alok ng 
pinakamalaking bayad. Sa paniningil nila ng mga 
buwis, kumikita sila dahil ang mga buwis na nalili- 
kom nila ay lumalabis sa halagang ibinayad nila sa 
subasta. Ipinagkakatiwala naman ng mga taong ito, 
kilala bilang mga publican, sa pangalawahing mga 
kontratista ang karapatang maningil ng buwis sa 
ilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang pangalawa- 
hing mga kontratista naman ay may mga tauhan 
na personal na naniningil ng mga buwis. Halimba- 
wa, lumilitaw na si Zaqueo ang pinuno noon ng mga 
maniningil ng buwis sa loob at sa palibot ng Jerico. 
(Luc 19:1, 2) At si Mateo naman, na tinawag ni Je- 
sus upang maging isang apostol, ay isa sa mga ak- 
tuwal na naniningil ng mga buwis, anupat waring 
ang tanggapan niya ng buwis ay nasa Capernaum 
o malapit doon.--Mat 10:3; Mar 2:1, 14. 

Dahil dito, nagkaroon ng maraming Judiong ma- 
niningil ng buwis sa Palestina. Mababa ang tingin sa 
kanila ng mga kababayan nila, yamang kadalasan 
ay sumisingil sila nang higit kaysa sa takdang bu- 
wis. (Mat 5:46, Luc 3:12, 13; 19:7, 8) Karaniwang ini- 
iwasan naman ng ibang mga Judio na kusang maki- 
pagsamahan sa mga maniningil ng buwis at inuuri 
nila ang mga ito sa mga taong kilala bilang mga 
makasalanan, kasama na rito ang mga patutot. (Mat 
9:11: 11:19: 21:32, Mar 2:15: Luc 5:30, 7:34) Kinaiini- 
san din nila noon ang mga maniningil ng buwis da- 
hil naglilingkod ang mga ito sa isang banyagang 
kapangyarihan, sa Roma, at malapitang nakikipag- 
ugnayan sa mga Gentil na “marurumi.” Kaya na- 
man kapag ang isang “kapatid” na napatunayang 


290 


isang di-nagsisising manggagawa ng kamalian ay 
itinuring na gaya ng “maniningil ng buwis,” nanga- 
ngahulugan iyon ng hindi pagkakaroon ng kusang 
pakikipagsamahan sa kaniya.---Mat 18:15-17. 

Hindi kinunsinti ni Kristo Jesus ang katiwaliang 
laganap sa gitna ng mga maniningil ng buwis. Ngu- 
nit handa siyang tumulong noon sa espirituwal na 
paraan sa mga nais makinig sa kaniya, kahit pa ti- 
nuligsa siya sa paggawa niya nito. (Mat 9:9-13, Luc 
15:1-7) Sa isa sa kaniyang mga ilustrasyon, ipinaki- 
ta ni Jesus na ang maniningil ng buwis na mapag- 
pakumbabang umamin na siya'y makasalanan at 
nagsisi ay higit na matuwid kaysa sa Pariseo na bu- 
ong-pagmamapuring minalas ang kaniyang sarili 
bilang matuwid. (Luc 18:9-14) At ang mapagpa- 
kumbaba at nagsising mga maniningil ng buwis 
(gaya nina Mateo at Zaqueo) ay napahanay na ma- 
ging mga miyembro ng Kaharian ng langit.---Mat 
21:31, 32. 


MANIPIS NA ULAP. 
MANIPIS NA ULAP. 


MANLALANGOY. Isang tao na nakasisisid, 
nakalulutang at nakapagpaparoo't parito sa tubig sa 
pamamagitan ng kaniyang mga bisig at mga binti. 
Karaniwan na, marunong lumangoy ang sinaunang 
mga tao. (Eze 47:5: Gaw 27:42, 43) Sa isang sinau- 
nang tekstong Ehipsiyo, binanggit ng isang ama na 
ang kaniyang mga anak ay nag-aral lumangoy, at 
ang mga relyebe naman ng Asirya ay kakikitaan ng 
mga mandirigmang lumalangoy, anupat kadalasa'y 
gumagamit sila ng pinalobong mga balat ng hayop. 

Noon, napakahalaga na ang mga mangingisda ay 
marunong lumangoy. Kapag gumagamit sila ng pa- 
ngubkob na lambat, kung minsan ay sumisisid sila 
sa tubig at hinihila nila sa ilalim ang isang bahagi 
ng gilid nito na may pabigat upang magkaroon ito 
ng lundo. Bagaman lumilitaw na isa siyang mahu- 
say na manlalangoy (Ju 21:7, 8), ang mangingis- 
dang si Pedro, noong lumalakad siya sa ibabaw ng 
tubig, ay nagpasimulang lumubog at tumawag kay 
Jesu-Kristo upang iligtas siya. Malamang na ito'y 
dahil sa di-pangkaraniwang malalaking alon noon, 
at pati sa personal na takot ni Pedro.---Mat 14:27-31. 

Sa isang hula laban sa Moab, tinukoy ni Isaias ang 
karaniwang mga pagkilos ng isang manlalangoy, 
anupat sinabi niya: “Ang kamay ni Jehova ay mana- 
natili sa bundok na ito, at ang Moab ay yuyura- 
kan sa kinaroroonan nito kung paanong ang bunton 
ng dayami ay niyuyurakan sa tapunan ng dumi. 
At itatampal [sa literal, iuunat] niya ang kaniyang 
mga kamay sa gitna nito gaya ng pagtampal ng 
manlalangoy upang makalangoy, at ibababa niya 
ang kapalaluan nito sa pamamagitan ng mapanlin- 
lang na mga galaw ng kaniyang mga kamay.” (Isa 


Tingnan ang SINGAW, 


291 


25:10, 11) Ipinahihiwatig ng saling ito, gayundin ng 
salin sa Griegong Septuagint, na iniuunat ni Jehova 
ang kaniyang kamay laban sa Moab upang magpa- 
sapit doon ng mapaminsalang mga dagok. Gayun- 
man, sa ibang salin, pinalilitaw na ang Moab ang 
siyang lumalangoy. Bilang halimbawa, sinasabi ng 
American Translation: “Ang kamay ng PANGINOON ay 
mamamalagi sa bundok na ito, ngunit ang Moab ay 
yuyurakan sa kinatatayuan nito, kung paanong ang 
dayami ay niyuyurakan sa tubig ng hukay ng dumi, 
at bagaman ibinubuka niya ang kaniyang mga ka- 
may sa gitna nito, kung paanong ibinubuka ng isang 
manlalangoy ang kaniyang mga kamay sa pagla- 
ngoy, ang kaniyang pagmamapuri ay ibababa sa ka- 
bila ng lahat ng panlilinlang ng kaniyang mga ka- 
may.” 

MANNA. Ang pangunahing pagkain ng mga 
Israelita noong panahon ng kanilang 40-ta6ng pag- 
lalakbay sa ilang. (Exo 16:35) Unang naglaan si Je- 
hova ng manna sa Ilang ng Sin noong huling kala- 
hatian ng ikalawang buwan mula nang lumabas sa 
Ehipto ang Israel noong 1513 B.C.E. (Exo 16:1-4) 
Nagsilbi itong pagkain para sa kanila hanggang sa 
makapasok sila sa Canaan noong 1473 B.C.E. at ma- 
kakain sila ng bunga ng Lupang Pangako.---Jos 
5:10-12. 

Noon, lumilitaw ang manna sa lupa kapag sumi- 
ngaw na ang latag ng hamog na namumuo sa kina- 
umagahan, anupat “sa ibabaw ng ilang ay may 
pinong bagay na malaniyebe, pinong tulad ng nag- 
yelong hamog sa ibabaw ng lupa.” Nang una itong 
makita ng mga Israelita, sinabi nila, “Ano ito?" o, sa 
literal, “man hu’?” (Exo 16:13-15: Bil 11:9) Dito ma- 
lamang na nagmula ang pangalan, anupat nang 
maglaon ay tinawag mismo ng mga Israelita ang 
pagkaing ito bilang “manna.”---Exo 16:31. 

Paglalarawan. Ang manna ay “maputi na tu- 
lad ng buto ng kulantro” at ang “hitsura” ay tulad ng 
sahing ng bedelio, isang malinaw na substansiya na 
parang pagkit anupat ang anyo ay nahahawig sa 
perlas. Ang lasa nito ay maihahambing sa “tinapay 
na lapad na may pulot-pukyutan” o “nilangisang ti- 
napay na matamis.” Pagkatapos itong gilingin sa 
gilingang pangkamay o dikdikin sa almires, ang 
manna ay pinakukuluan o niluluto at ginagawang 
tinapay.--Exo 16:23, 31: Bil 11:7, 8. 

Walang natural na substansiyang kilala ngayon 
ang lubusang tumutugma sa paglalarawan ng Bibli- 
ya sa manna, kaya naman walang gaanong saligan 
para iugnay ito sa isang kilalang produkto. Lalo 
pa nga't may makahimalang mga aspektong nasa- 
sangkot sa paglalaan ni Jehova ng manna sa mga Is- 
raelita. Ang paglitaw ng manna ay hindi naka- 
depende sa panahon ng taon o sa partikular na 
lokasyon sa ilang. Bagaman nagkakaroon ng mga 


MANNA 


uod at nagsisimulang bumaho ang manna sa lahat 
ng ibang mga araw kapag inimbak nang magda- 
mag, ang karagdagang omer ng manna na tini- 
pon sa ikaanim na araw, na magsisilbing pagkain 
sa panahon ng Sabbath, ay hindi nasisira. Walang 
masusumpungang manna sa panahon ng Sabbath, 
anupat naipatutupad nito sa mga Israelita ang pa- 
ngingilin ng Sabbath.---Exo 16:19-30. 

Ang ulo ng pamilya ang siyang nagtitipon o na- 
ngangasiwa sa pagtitipon ng manna para sa buong 
sambahayan. Yamang natutunaw ang manna kapag 
uminit na ang araw, tiyak na mabilis niyang tiniti- 
pon ang tinatayang suplay na kailangan ng samba- 
hayan at pagkatapos ay tinatakal iyon. Kaunti man 
o marami ang natipon, depende sa laki ng samba- 
hayan, ang dami ng nakolekta ay laging nagiging 
isang omer (2.2 L: 2 tuyong qt) para sa bawat tao. 
(Exo 16:16-18) Tinukoy ito ng apostol na si Pablo 
nang pasiglahin niya ang mga Kristiyano sa Corinto 
na gamitin ang kanilang labis na materyal na tina- 
tangkilik upang punan ang kakulangan sa materyal 
ng kanilang mga kapatid.---2Co 8:13-15. 

Layunin. Pinabayaan ni Jehova na magutom 
ang mga Israelita sa ilang at saka niya sila pinagla- 
anan ng manna upang ituro sa kanila na “hindi sa 
tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat 
pananalita sa bibig ni Jehova ay nabubuhay ang 
tao.” Ginawa ito ni Jehova 'sa layuning pagpakum- 
babain sila at ilagay sila sa pagsubok upang mapa- 
buti sila sa kanilang wakas. (Deu 8:3, 16) Nang 
magsawa ang mga Israelita sa manna at pasimulan 
nila itong tawaging “kasuklam-suklam na tinapay,” 
pinarusahan sila ni Jehova sa kanilang paghihimag- 
sik sa pamamagitan ng pagsusugo sa gitna nila ng 
makamandag na mga serpiyente, na naging sanhi 
ng kamatayan ng marami.--Bil 21:5, 6. 

Tinukoy ng salmista ang manna bilang “ang butil 
ng langit” (Aw 78:24), “tinapay mula sa langit” (Aw 
105:40), at “ang mismong tinapay ng mga maka- 
pangyarihan” (Aw 78:25). Yamang inilalarawan ang 
mga anghel bilang “makapangyarihan sa kalakasan” 
(Aw 1033:20), kung gayon ay maaari silang tawaging 
“mga makapangyarihan.” Gayunman, hindi ito na- 
ngangahulugan na aktuwal na kumakain ng manna 
ang mga anghel kundi, maaaring ginamit sila ng 
Diyos nang paglaanan niya ng manna ang mga Isra- 
elita. (Ihambing ang Gal 3:19.) O, yamang ang langit 
ay tahanang dako ng “mga makapangyarihan,” maa- 
aring tinutukoy lamang ng pananalitang “tinapay ng 
mga makapangyarihan” na ito'y nagmula sa langit. 

Upang makita ng panghinaharap na mga salinlahi 
ang manna, inutusan si Aaron na mag-ingat sa harap 
ni Jehova ng isang banga na naglalaman ng isang 
omer (2.2 L; 2 tuyong qt) ng manna. Nang mayari 
na ang ginintuang kaban ng tipan, isang “ginintu- 
ang banga” na may manna ang inilagay sa loob ng 


MANOA 


sagradong kaban na ito. (Exo 16:32-34, Heb 9:4) Ga- 
yunman, pagkaraan ng mga limang siglo, nang ilipat 
ang Kaban mula sa toldang itinayo para rito ni David 
patungo sa templong itinayo naman ni Solomon, wala 
na ang ginintuang banga. (2Sa 6:17: 1Ha 8:9, 2Cr 
5:10) Natupad na nito noon ang layunin nito. 

Makasagisag na Paggamit. Bagaman ang man- 
na ay paglalaan ng Diyos (Ne 9:20), hindi ito nagdu- 
lot ng walang-hanggang buhay sa mga Israelita. Idi- 
niin ni Jesu-Kristo ang bagay na ito, at pagkatapos 
ay idinagdag niya: “Ako ang tinapay na buhay na 
bumaba mula sa langit, kung ang sinuman ay kuma- 
in ng tinapay na ito siya ay mabubuhay magpakai- 
lanman, at, ang totoo, ang tinapay na ibibigay ko ay 
ang aking laman alang-alang sa buhay ng sanlibu- 
tan.” (Ju 6:30-33, 48-51, 58) Kumakain ang tapat na 
mga tagasunod ni Kristo ng makalangit na manna, 
o “tinapay ng buhay,” na ito. Ginagawa nila iyon sa 
makasagisag na paraan sa pamamagitan ng pagsa- 
sagawa ng pananampalataya sa kapangyarihang tu- 
mubos ng inihaing laman at dugo ni Jesus. Sa pagga- 
wa niyaon, nabubuksan sa kanila ang pag-asang 
mabuhay magpakailanman, sa langit man kasama 
ni Kristo o sa Paraiso sa lupa. 

Ginamit din ni Kristo sa makasagisag na paraan 
ang banga na may manna nang tiyakin niya sa ka- 
niyang pinahiran-ng-espiritung mga tagasunod na 
yaong mga mananaig ay tatanggap ng “nakata- 
gong manna,” isang di-nasisirang panustos na pag- 
kain o ang bunga ng gayong panustos, anupat sa 
kaso nila, imortalidad at kawalang-kasiraan sa la- 
ngit.--Apo 2:17, 1Co 15:53. 


MANOA. Isang lalaking Danita mula sa bayan 
ng Zora sa Sepela (Jos 15:33) at ama ni Hukom Sam- 
son. Si Manoa ay isang taimtim na mananamba ni 
Jehova. 

Isang araw ay nagpakita sa baog na asawa ni Ma- 
noa ang isang anghel, na nagpatalastas na magsisi- 
lang ito ng isang anak na lalaki na magiging isang 
Nazareo ng Diyos. Nang ipabatid ito kay Manoa, nag- 
sumamo siya kay Jehova na muling isugo ang men- 
sahero upang turuan sila kung paano palalakihin 
ang bata. Sinagot ni Jehova ang panalangin at isi- 
nugo ang anghel sa ikalawang pagkakataon. Nang 
mag-alok si Manoa na maghain ng pagkain sa harap 
ng mensahero, sinabi nito na maghain na lamang 
siya ng handog na sinusunog para kay Jehova, na gi- 
nawa naman niya. Matapos pumailanlang ang men- 
saherong ito sa liyab na pumapaitaas mula sa altar, 
saka lamang nakilala ni Manoa na ito ay anghel ni 
Jehova. Dahil dumanas sila ng ganitong karanasan, 
natakot si Manoa na baka siya at ang kaniyang asa- 
wa ay mamatay. Ngunit pinawi nito ang kaniyang 
takot, na sinasabi: “Kung kinalugdan lamang ni Je- 
hova na patayin tayo, hindi na sana siya tumanggap 


292 


ng handog na sinusunog at handog na mga butil 
mula sa ating kamay, at hindi na sana niya ipinaki- 
ta sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, at hindi na 
sana niya ipinarinig sa atin ngayon ang anumang 
bagay na tulad nito. ”--Huk 13:2-23. 

Pagkalipas ng maraming taon, si Manoa at ang ka- 
niyang asawa, palibhasa'y hindi alam na iyon ay 
mula kay Jehova,’ ay tumutol sa kagustuhan ni Sam- 
son na mag-asawa ng isang babaing Filisteo na 
taga-Timnah. (Huk 14:1-4, ihambing ang Deu 7: 
3, 4.) Pagkatapos nito, sinamahan ni Manoa at ng ka- 
niyang asawa si Samson sa Timnah, bagaman hindi 
sila sumama sa kaniya hanggang sa tahanan ng ba- 
baing Filisteo. Kaya hindi nila nasaksihan ang pag- 
patay ni Samson sa isang batang leon sa pamamagi- 
tan lamang ng kaniyang mga kamay. Noong isang 
pagkakataon naman, nang balak na ni Samson na 
iuwi sa kaniyang tahanan ang babaing Filisteo, muli 
siyang pumaroon sa Timnah kasama ang kaniyang 
mga magulang. Lumiko siya upang siyasatin ang 
bangkay ng leon na pinatay niya at nakasumpong 
siya sa loob nito ng isang kulupon ng mga bu- 
buyog at pulot-pukyutan. Nang muling makasama 
ang kaniyang mga magulang, inalok niya sila ng 
pulot-pukyutan na kinayod niya mula sa bangkay 
ng leon, at kinain nila iyon. Pagkatapos nito, lumi- 
litaw na nagpatuloy ang pamilya sa paglalakbay, 
at tiyak na ang dalawang magulang ay naroon sa 
piging na isinaayos ni Samson sa Timnah.---Huk 
14:5-10. 

Naunang mamatay si Manoa sa kaniyang anak, 
sapagkat inilibing si Samson sa dakong libingan ni 
Manoa sa pagitan ng Zora at Estaol.---Huk 16:31. 


MANSANAS [sa Heb., tappuach]. Maraming 
pala-palagay hinggil sa kung anong punungkahoy at 
bunga ang tinutukoy ng salitang Hebreo na tap- 
puach. Ang salitang ito mismo ay nagpapahiwatig 
ng isang bagay na natatangi dahil sa bango o amoy 
nito. Nagmula ito sa salitang-ugat na na:-phach, na- 
ngangahulugang “humihip, humingal, maghabol ng 
hininga.” (Gen 2:7, Job 31:39, Jer 15:9) May kinala- 
man dito, si M. C. Fisher ay sumulat: “Ang kaugna- 
yan [sa na-phach'] ay waring malayo kung ibabatay 
sa semantika, ngunit ang mga ideya ng 'paghinga' 
at ‘paglalabas ng amoy sa hininga’ ay magkaugnay. 
Ang kaugnay na anyong puah ay kapuwa nanga- 
ngahulugang “humihip (nauugnay sa hangin) at 
"maglabas ng kaayaayang amoy sa hininga, maging 
mabango." "-- Theological Wordbook of the Old Tes- 
tament, inedit ni R. L. Harris, 1980, Tomo 2, p. 586. 

May ilang prutas na iminumungkahi para sa tap- 
puach sa halip na mansanas, kasama na rito ang 
kahel, citron, quince, at apricot. Pangunahin nang 
tinututulan ang mansanas bilang katumbas ng tap- 
puach dahil mainit at tuyo ang klima ng kalak- 


293 


hang bahagi ng Palestina anupat hindi angkop sa 
pagtatanim ng mansanas. Gayunman, ang kaugnay 
na salitang Arabe na tuffah ay pangunahin nang 
nangangahulugang “mansanas,” at kapansin-pansin 
na ang Hebreong pangalan ng mga lugar ng Tapua 
at Bet-tapua (malamang na pinanganlan nang ga- 
yon dahil pangkaraniwan ang prutas na ito sa kapa- 
ligiran ng mga iyon) ay nasa anyong Arabe pa rin 
sa pamamagitan ng paggamit ng salitang iyon. (Jos 
12:17: 15:34, 53; 16:8, 17:8) Ang mga lugar na ito ay 
hindi matatagpuan sa mabababang lupain kundi 
nasa maburol na lupain, kung saan karaniwan nang 
katamtaman ang klima. Karagdagan pa, posibleng 
nagkaroon ng mga pagbabago ng klima noon. Sa 
ngayon ay may mga puno ng mansanas na tumutu- 
bo sa Israel, na katugmang-katugma naman ng pag- 
lalarawan sa Bibliya. Si William Thomson, na gumu- 
gol ng maraming taon sa Sirya at Palestina noong 
ika-19 na siglo, ay nag-ulat pa nga na nakakita siya 
ng mga taniman ng mansanas sa lugar ng Askelon 
sa Kapatagan ng Filistia.---The Land and the Book, 
nirebisa ni J. Grande, 1910, p. 545, 546. 

Ang puno ng mansanas (Pyrus malus) ay pangu- 
nahin nang binabanggit sa Awit ni Solomon, kung 
saan ang mga kapahayagan ng pag-ibig ng pastol 
na kaibigan ng Shulamita ay inihalintulad sa kaaya- 
ayang lilim ng puno ng mansanas at sa tamis ng bu- 
nga nito. (Sol 2:3, 5) Imihambing ng hari ang hininga 
ng Shulamita sa bango ng mga mansanas. (Sol 7:8, 
tingnan din ang 8:5.) Sa Mga Kawikaan (25:11), ang 
pananalitang angkop at nasa tamang panahon ay 
inihahalintulad sa “mga mansanas na ginto sa mga 
inukit na pilak.” Ang tanging iba pang pagtukoy sa 
mansanas ay nasa Joel 1:12. Ang karaniwang pani- 
niwala na mansanas ang bungang ipinagbawal sa 
Eden ay walang anumang saligan sa Kasulatan. Ga- 
yundin, ang pananalitang Ingles na “apple of the 
eye” na matatagpuan sa King James Version (Aw 
17:8: Kaw 7:2, at iba pa) ay hindi pananalitang He- 
breo, yamang ang literal na salin nito ay “balintataw 
ng mata [ng isa].” 


MANTIKILYA. Isang produkto na panguna- 
hin nang gawa sa taba na namumuo kapag kinalog 
o binati ang gatas o krema. Noong panahon ng Bibli- 
ya, ang produktong ito mula sa gatas ay di-tulad ng 
mantikilya sa makabagong mga bansa sa Kanluran, 
sapagkat medyo lusaw ito sa halip na buo at mati- 
gas. (Job 20:17) Kaya naman binibigyang-katuturan 
nina Koehler at Baumgartner ang salitang Hebreo 
na chem-ah' bilang manamis-namis at sariwang 
mantikilya na malambot pa. (Lexicon in Veteris Tes- 
tamenti Libros, Leiden, 1958, p. 308) Sinasabi na- 
man ni Franciscus Zorell na ang salitang ito ay 
tumutukoy sa “malapot at kurtadong gatas.” (Lexi- 
con Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti, 


MANUNUBOS 


Rome, 1968, p. 248) Sa Hukom 5:25, ang salita ring 
ito ay isinalin bilang “kurtadong gatas.” 

“Ang pagbabati [sa literal, pagpipiga] ng gatas 
ang naglalabas ng mantikilya.” (Kaw 30:33) Noon, 
ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay sa ga- 
tas sa isang sisidlang balat at pagkatapos ay mina- 
masa iyon, inaalog sa ibabaw ng mga tuhod, o ibini- 
bitin sa pagitan ng dalawang pingga at mabilis na 
pinauugoy nang paroo't parito hanggang sa matamo 
ang tamang lapot. 

Bagaman itinuturing na isang espesyal na pagka- 
in, ang mantikilya ay kinakain at kinalulugdan na 
noon pa mang panahon ng mga patriyarka. Kabilang 
ito sa mga inihain ni Abraham sa piging na inihan- 
da niya para sa kaniyang mga panauhing anghel 
(Gen 18:8), nang pumaroon kay David ang kaniyang 
mga kaibigan nagdala sila ng mantikilya at iba pang 
mga kaloob na panustos.---2Sa 17:29. 

Sa Awit 55:21, ginagamit ang “mantikilya” sa ma- 
kasagisag na paraan upang tumukoy sa kaiga-igaya, 
madulas, at malangis na mga salita ng isang traidor. 


MANUGANG NA BABAE. Ang asawa ng 
anak na lalaki. Ang mga salitang Hebreo (kallah') at 
Griego (nym phe) na isinaling “manugang na babae" 
ay isinasalin din kung minsan bilang “kasintahang 
babae.”---Sol 4:8-12; Isa 61:10: Jer 7:34: Ju 3:29, Apo 
18:23: 21:2, 9: 22:17. 

Yamang ang ama ang kadalasang nagsasaayos ng 
pag-aasawa ng kaniyang anak na lalaki noong pana- 
hon ng mga patriyarka, sa kalakhang bahagi ay siya 
ang pumipili ng kaniyang magiging manugang na 
babae. (Gen 24) Ang babae ay tinatanggap sa sam- 
bahayan ng kaniyang biyenan, at kapag lumipat 
ang sambahayan, kasama rin siyang lumilipat. (Gen 
11:31) Ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang paki- 
kipagtalik ng isang lalaki sa kaniyang manugang na 
babae anupat kamatayan ang parusa sa sinumang 
lalabag dito.--Lev 18:15; 20:12, Eze 22:11. 

Lubhang nagkakaiba-iba ang saloobin at pakikitu- 
ngo ng mga manugang na babae sa kanilang mga bi- 
yenan. Halimbawa, si Ruth ay naging isang napaka- 
matapat na kasama ng kaniyang biyenang si Noemi, 
higit kaysa kay Orpa, anupat sinabi niya kay Noemi, 
“Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang 
iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamama- 
tay ay mamamatay ako.” (Ru 1:6-17, 22; 4:14, 15) 
Ang mga Hiteong asawa naman ni Esau ay naging 
sanhi ng pighati ng kanilang mga biyenang sina Isaac 
at Rebeka. (Gen 26:34, 27:46) Inihula ni Kristo Jesus 
na dahil sa mensahe ng Kaharian ay magkakaroon ng 
pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga manugang 
na babae at mga biyenang babae.---Luc 12:53. 


MANUNUBOS. 
NUNUBOS. 


Tingnan ang PAGTUBOS, MA- 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA. Ba- 
gaman nakahihigit sa tao ang pinagmulan ng nila- 
laman ng Banal na Kasulatan, ang pagsulat at pre- 
serbasyon nito ay isinagawa ng mga tao. Sinimulan 
itong tipunin ni Moises sa ilalim ng pagkasi ng 
Diyos noong 1513 B.C.E., at isinulat ng apostol na si 
Juan ang huling bahagi nito pagkaraan ng mahigit 
1,600 taon. Noong una, ang Bibliya ay hindi iisang 
aklat lamang, ngunit sa paglipas ng panahon, kina- 
ilangang igawa ng mga kopya ang iba't ibang aklat 
nito. Halimbawa, pagkatapos ng pagkatapon sa Ba- 
bilonya, nagkaroon ng gayong pangangailangan sa- 
pagkat hindi lahat ng pinalayang mga Judio ay bu- 
malik sa lupain ng Juda. Sa halip, marami ang 
namayan sa ibang mga lugar, at nagsulputan ang 
mga sinagoga sa malawak na teritoryo ng mga Ju- 
diong nasa Pangangalat. Ang mga eskriba ay nag- 
handa ng mga kopya ng Kasulatan na kailangan sa 
mga sinagogang ito kung saan nagtitipon ang mga 
Judio upang makinig sa pagbasa ng Salita ng Diyos. 
(Gaw 15:21) Nang maglaon, sa gitna ng mga taga- 
sunod ni Kristo, nagpagal ang maiingat na tagako- 
pya upang makagawa ng mga kopya ng kinasihang 
mga sulat para sa kapakinabangan ng dumara- 
ming mga kongregasyong Kristiyano upang ang 
mga iyon ay mailibot at maipabasa sa iba't ibang 
kongregasyon.---Col 4:16. 

Bago nauso ang pag-iimprenta gamit ang isahang 
tipong letra (mula noong ika-15 siglo C.E.), ang ori- 
hinal na mga sulat ng Bibliya at pati ang mga kopya 
ng mga iyon ay sulat-kamay lamang. Kaya naman 
tinawag ang mga ito na mga manuskrito (sa Latin, 
manu scriptus, “isinulat ng kamay”). Ang isang ma- 
nuskrito ng Bibliya ay sulat-kamay na kopya ng Ka- 
sulatan, buo man o ilang bahagi lamang, anupat na- 
iiba sa kopya na inimprenta. Ang mga manuskrito 
ng Bibliya ay pangunahin nang nasa anyong ba- 
lumbon at codex. 

Mga Materyales. Ang mga manuskrito ng 
Kasulatan ay maaaring katad, papiro, o vellum. Ha- 
limbawa, ang kilalang Dead Sea Scroll of Isaiah ay 
isang balumbong katad. Ang papiro, isang uri ng 
papel na gawa sa ubod ng isang halamang-tubig, ay 
ginamit para sa mga manuskrito ng Bibliya sa orihi- 
nal na mga wika at para sa mga salin nito hanggang 
noong mga ikaapat na siglo C.E. Noong panahong 
iyon, sinimulan itong halinhan ng vellum, isang pi- 
nong klase ng pergamino na karaniwan nang gawa 
sa balat ng guya, kordero, o kambing, anupat isa 
itong pagsulong sa sinaunang paggamit ng balat ng 
hayop bilang materyales na mapagsusulatan. Ang 
mga manuskritong gaya ng bantog na Codex Sinai- 
ticus (Sinaitic Manuscript) at Codex Vaticanus (Vati- 
can Manuscript No. 1209) na mula noong ikaapat na 
siglo C.E. ay mga codex na pergamino, o vellum. 


294 


Ang palimpsest (sa Lat., palimpsestus, sa Gr., pa- 
lim'pse:stos, nangangahulugang “kinayod muli”) ay 
isang manuskrito na doo'y inalis o kinayod ang mas 
naunang sulat upang muli itong masulatan. Ang 
isang kilalang palimpsest ng Bibliya ay ang Codex 
Ephraemi Syri rescriptus ng ikalimang siglo C.E. 
Kung ang mas naunang sulat (ang sulat na kinayod) 
sa palimpsest ang siyang mahalaga, kadalasa'y ma- 
babasa ng mga iskolar ang binurang sulat na iyon 
sa pamamagitan ng teknikal na mga pamamaraan 
gaya ng paggamit ng kemikal na mga reagent at po- 
tograpiya. Ang ilang manuskrito ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ay mga lectionary, mga piniling 
bahagi ng Bibliya na binabasa sa mga relihiyosong 
serbisyo. 

Mga Istilo ng Pagsulat. Ang mga manuskri- 
to ng Bibliya na isinulat sa Griego (mga salin man 
ng Hebreong Kasulatan, o mga kopya ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, o pareho) ay maaaring 
uriin, o klasipikahin, ayon sa istilo ng pagsulat, na 
nakatulong din sa pagpepetsa sa mga ito. Ang mas 
matandang istilo (ginamit partikular na hanggang 
noong ikasiyam na siglo C.E.) ay ang manuskritong 
uncial, na isinusulat gamit ang hiwa-hiwalay na 
malalaking titik. Sa ganitong istilo, karaniwan nang 
walang puwang sa pagitan ng mga salita at ha- 
los walang bantas at tuldik. Ang Codex Sinaiticus 
ay manuskritong uncial. Noong ikaanim na sig- 
lo, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa istilo 
ng pagsulat, anupat nang bandang huli ay nabuo 
(noong ikasiyam na siglo C.E.) ang manuskritong 
cursive, o minuscule, na isinusulat gamit ang mali- 
liit na titik, na ang marami ay isinusulat nang kabit- 
kabit. Ang karamihan ng umiiral na mga manus- 
krito ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ay may 
sulat na cursive. Nanatiling popular ang mga ma- 
nuskritong cursive hanggang noong magsimula ang 
pag-iimprenta. 

Mga Tagakopya. Sa abot ng alam natin nga- 
yon, wala nang sulat-kamay na orihinal na manus- 
krito ng Bibliya ang umiiral. Gayunman, ang Bibliya 
ay naingatan sa tumpak at mapananaligang anyo 
sapagkat ang mga tagakopya ng Bibliya, sa pangka- 
lahatan, palibhasa'y kinikilala nilang kinasihan ng 
Diyos ang Kasulatan, ay naging metikuloso sa kani- 
lang paggawa ng mga kopyang manuskrito ng Sali- 
ta ng Diyos. 

Ang mga taong kumopya ng Hebreong Kasulatan 
noong mga araw ng ministeryo ni Jesu-Kristo sa 
lupa at sa loob ng maraming siglo bago ang pana- 
hong iyon ay tinawag na mga eskriba (sa Heb., 
sohpherim'). Kabilang sa unang mga eskriba si 
Ezra, na tinukoy sa Kasulatan bilang “isang dalub- 
hasang tagakopya.” (Ezr 7:6) Bagaman sinadya ng 
mas huling mga eskriba na gumawa ng ilang pag- 
babago sa tekstong Hebreo, ang mga iyon ay nakita 


295 


ng humaliling mga eskriba, ang mga Masorete, at 
itinala nila sa Masora, o mga nota sa mga gilid ng 
Hebreong tekstong Masoretiko na kanilang ginawa. 
Ang mga tagakopya ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ay lubha ring nagpakaingat upang ma- 
kopya nang tumpak ang teksto ng Kasulatan. 


Paano tayo nakatitiyak na hindi 
nabago ang Bibliya? 


Bagaman naging maingat ang mga tagakopya ng 
mga manuskrito ng Bibliya, nakapasok sa teksto ang 
ilang maliliit na pagkakamali ng mga eskriba at 
ang ilang pagbabago na ginawa nila. Sa kabuuan, 
ang mga ito ay hindi mahalaga at hindi nakaaapek- 
to sa pangkalahatang integridad ng Bibliya. Ang 
mga ito ay nakita at iwinasto sa pamamagitan ng 
maingat na iskolastikong pagsusuri o mapanuring 
paghahambing-hambing sa maraming umiiral na 
manuskrito at sinaunang bersiyon. Sinimulan ang 
mapanuring pag-aaral sa tekstong Hebreo ng Kasu- 
latan noong papatapos na ang ika-18 siglo. Inilathala 
ni Benjamin Kennicott sa Oxford (noong 1776-1780) 
ang nilalaman ng mahigit sa 600 Masoretikong ma- 
nuskritong Hebreo, at inilathala naman ng Italya- 
nong iskolar na si Giambernardo de Rossi sa Parma 
ang mga paghahambing ng 731 manuskrito noong 
1784 hanggang 1798. Gumawa rin ng mga master 
text ng Hebreong Kasulatan ang Alemang iskolar na 
si Baer at, nang bandang huli, si C. D. Ginsburg. No- 
ong 1906, inilabas ng iskolar sa Hebreo na si Rudolf 
Kittel ang unang edisyon ng kaniyang Biblia Hebra- 
ica (Ang Bibliyang Hebreo), kung saan naglaan siya 
ng isang tekstuwal na pagsusuri sa pamamagitan ng 
mga talababa, na naghahambing sa maraming ma- 
nuskritong Hebreo ng tekstong Masoretiko. Ang sa- 
ligang teksto na ginamit niya ay ang teksto ni Ben 
Chayyim. Ngunit nang makuha niya ang mas ma- 
tatanda at mas mahuhusay na tekstong Masoretiko 
ng mga Ben Asher, sinikap ni Kittel na makagawa 
ng isang bago at nalibang ikatlong edisyon, na tina- 
pos naman ng kaniyang mga kasamahan pagkama- 
tay niya. 

Ang ika-7, ika-8, at ika-9 na edisyon ng Biblia 
Hebraica (1951-1955) ang nagsilbing saligang teks- 
to sa pagsasalin ng Hebreong Kasulatan tungo sa 
Ingles sa New World Translation of the Holy Scrip- 
tures na unang inilathala noong 1950-1960. Nang 
lumabas ang isang bagong edisyon ng tekstong 
Hebreo, ang Biblia Hebraica Stuttgartensia, may 
petsang 1977, ito naman ang ginamit upang rebisa- 
hin ang impormasyon sa mga talababa ng New 
World Translation na inilathala noong 1984. 

Ang unang inimprentang edisyon ng Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan ay yaong lumitaw sa 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


Complutensian Polyglott (sa Griego at Latin) ng 
1514-1517. Pagkatapos, noong 1516, inilathala ng is- 
kolar na Olandes na si Desiderius Erasmus ang ka- 
niyang unang edisyon ng isang Griegong master 
text ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Marami 
itong mali, ngunit pinahusay ang teksto nito sa apat 
na sunud-sunod na edisyon mula 1519 hanggang 
1535. Nang maglaon, ang tagapaglimbag at patnu- 
got na taga-Paris na si Robert Estienne, o Stepha- 
nus, ay naglabas ng ilang edisyon ng Griegong “Ba- 
gong Tipan,” na pangunahin nang ibinatay sa teksto 
ni Erasmus, ngunit may kalakip na mga pagwawas- 
to batay sa Complutensian Polyglott at sa 15 mas 
huling manuskrito. Ang ikatlong edisyon ng teks- 
tong Griego ni Stephanus (inilabas noong 1550), sa 
diwa, ang naging “Received Text” (tinawag na textus 
receptus sa Latin), na ginamit para sa maraming 
maagang bersiyon sa Ingles, kabilang na ang King 
James Version ng 1611. 

Ang isang natatanging teksto nitong nakalipas na 
mga panahon ay ang Griegong master text na ini- 
handa ni J. J. Griesbach, na gumamit ng mga ma- 
teryal na tinipon ng iba ngunit nagbigay-pansin din 
sa mga pagsipi sa Bibliya ng sinaunang mga manu- 
nulat na gaya ni Origen. Bukod pa riyan, pinag- 
aralan ni Griesbach ang teksto ng iba't ibang bersi- 
yon, gaya ng Armeniano, Gothic, at Philoxenian. Sa 
kaniyang pangmalas, ang umiiral na mga manus- 
krito ay bumubuo ng tatlong pamilya, o grupo, ang 
Byzantine, Western, at Alexandrian, anupat mas pa- 
bor siya sa mga teksto ng huling nabanggit. Inilabas 
ang mga edisyon ng kaniyang Griegong master text 
sa pagitan ng 1774 at 1806, at inilathala naman ang 
kaniyang pangunahing edisyon ng buong tekstong 
Griego noong 1796-1806. Ang teksto ni Griesbach 
ang ginamit para sa saling Ingles ni Sharpe noong 
1840 at ito rin ang tekstong Griego na inilimbag sa 
The Emphatic Diaglott, ni Benjamin Wilson, noong 
1864. 

Ang isang Griegong master text ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan na malawakang tinanggap ay 
yaong ginawa noong 1881 ng mga iskolar ng Cam- 
bridge University na sina B. F. Westcott at F. J. A. 
Hort. Ito ay resulta ng 28-taong independiyenteng 
pagpapagal, bagaman regular silang nagsasanggu- 
nian. Tulad ni Griesbach, hinati-hati nila ang mga 
manuskrito ayon sa mga pamilya o grupo at pa- 
ngunahin nilang sinangguni ang tinagurian nilang 
“neutral text,” kabilang na rito ang bantog na Sinai- 
tic Manuscript at ang Vatican Manuscript No. 1209, 
parehong mula noong ikaapat na siglo C.E. Baga- 
man kumbinsido na sina Westcott at Hort kapag ang 
mga manuskritong ito ay magkasuwato at lalo na 
kapag sinusuportahan ang mga ito ng iba pang mga 
manuskritong uncial, hindi pa rin sila nakontento sa 
gayong pangmalas. Isinaalang-alang nila ang bawat 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


posibleng salik upang malutas ang mga problemang 
dulot ng nagkakasalungatang mga teksto: at ka- 
pag parehong makatuwiran ang dalawang teksto, 
ipinakikita rin nila iyon sa kanilang master text. 
Ang teksto nina Westcott at Hort ang pangunahing 
ginamit sa pagsasalin ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan tungo sa Ingles sa New World Transla- 
tion. Gayunman, kinonsulta rin ng New World Bible 
Translation Committee ang iba pang mahuhusay na 
tekstong Griego, gaya ng tekstong Griego ni Nestle 
(1948). 

Hinggil sa kasaysayan ng teksto ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan at sa mga resulta ng makaba- 
gong tekstuwal na pananaliksik, si Propesor Kurt 
Aland ay sumulat: “Masasabi nang tiyakan, salig 
sa 40-ta6dng karanasan at taglay ang mga resul- 
tang ibinunga ng pagsusuri .. . sa mga manuskri- 
to sa 1200 bahagi na pinag-aralan: Ang teksto 
ng Bagong Tipan ay buong-kahusayang naitawid, 
mas tumpak kaysa sa iba pang mga akda na gina- 
wa noong sinaunang mga panahon, ang posibilidad 
na may matatagpuan pang mga manuskrito na 
magdudulot ng malaking pagbabago sa teksto nito 
ay zero."--Das Neue Testament--zuverlissig über- 
liefert (Ang Bagong Tipan---May-Katumpakang Na- 
itawid), Stuttgart, 1986, p. 27, 28. 

Ang mga teksto ng umiiral na mga manuskrito 
ng Kristiyanong Kasulatan (sa Griego at iba pang 
mga wika) ay may pagkakaiba-iba. Maaasahan na- 
mang magkakaroon ng mga pagkakaiba-iba dahil sa 
di-kasakdalan ng tao at dahil sa paulit-ulit na pagko- 
pya sa mga manuskrito, lalo na ng maraming di- 
propesyonal na tagakopya. Kung ang ilang manus- 
krito ay may iisang ninunong manuskrito, nagmula 
marahil sa isang partikular na rebisyon ng naunang 
mga teksto, o ginawa sa isang partikular na lugar, 
malamang na magkakaroon ang mga ito ng magka- 
kaparehong kaibahan sa teksto, at sa gayo'y masa- 
sabi na ang mga ito ay kabilang sa iisang pamilya, 
o grupo. Salig sa pagkakahawig ng gayong mga 
pagkakaiba, sinikap ng mga iskolar na klasipikahin 
ang mga teksto ayon sa mga grupo, o mga pamilya, 
anupat lumaki ang bilang ng mga ito sa paglipas ng 
panahon, hanggang sa magkaroon ng mga teks- 
tong Alexandrian, Western, Eastern (Syriac at Cae- 
sarean), at Byzantine, na kinakatawanan ng iba't 
ibang manuskrito o ng iba't ibang bersiyon na ma- 
tatagpuan sa maraming manuskrito. Ngunit sa ka- 
bila ng mga pagkakaiba na partikular na makikita sa 
iba't ibang pamilya ng manuskrito (at ng mga pag- 
kakaiba-iba sa loob ng bawat grupo), ang Kasulatan 
ay nakarating sa atin nang halos walang ipinagkai- 
ba sa orihinal na kinasihang mga akda. Sa pangka- 
lahatan, ang mga pagkakaiba-iba sa teksto ay hindi 
nakaaapekto sa mga turo ng Bibliya. At sa pamama- 
gitan ng iskolastikong mga pagsusuri, naiwasto ang 


296 


mga pagkakamaling may anumang kahalagahan, 
kung kaya sa ngayon ay taglay natin ang isang tu- 
nay at mapananaligang teksto. 

Mula nang ilabas nina Westcott at Hort ang kani- 
lang pinahusay na tekstong Griego, maraming ma- 
panuring edisyon ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan ang inilabas. Natatangi sa mga ito ang The 
Greek New Testament na inilathala ng United Bi- 
ble Societies at nasa ikatlong edisyon na ngayon. 
Ang pananalita rito ay katulad na katulad niya- 
ong sa ika-26 na edisyon ng tinatawag na tekstong 
Nestle-Aland, na inilathala noong 1979 sa Stutt- 
gart, Alemanya.--Tingnan ang KRISTIYANONG GRIE- 
GONG KASULATAN. 

Mga Manuskrito ng Hebreong Kasulatan. 
Posibleng mga 6,000 manuskrito ng buo o ilang ba- 
hagi ng Hebreong Kasulatan ang umiiral sa ngayon 
at matatagpuan sa iba't ibang aklatan. Ang karami- 
han ay kababasahan ng tekstong Masoretiko at nag- 
mula noong ikasampung siglo C.E. o pagkatapos 
nito. Sinikap ng mga Masorete (noong ikalawang ka- 
lahatian ng unang milenyo C.E.) na itawid nang 
tumpak ang tekstong Hebreo at wala silang anu- 
mang binago sa pananalita ng mismong teksto. Ga- 
yunman, upang maingatan ang tradisyonal na big- 
kas ng tekstong puro katinig, nag-imbento sila ng 
isang sistema ng paglalagay ng mga tuldok-patinig 
at tuldik. Bukod pa rito, sa kanilang Masora, o mga 
panggilid na nota, itinawag-pansin nila ang anu- 
mang kakatwa sa teksto at itinala nia ang mga 
pagtutuwid na ipinapalagay nilang kailangan. Ang 
tekstong Masoretiko ang lumilitaw sa inimprentang 
mga Bibliyang Hebreo sa makabagong panahon. 

Ang nasirang mga manuskrito ng Hebreong Ka- 
sulatan na ginamit sa mga sinagogang Judio ay hi- 
nahalinhan ng beripikadong mga kopya, at ang na- 
sirang mga manuskrito naman ay itinatago sa isang 
genizah (isang silid-imbakan o bodega sa sinagoga). 
Kapag napuno na iyon, ang mga manuskrito ay ki- 
nukuha at pormal na ibinabaon sa lupa. Tiyak na 
maraming sinaunang manuskrito ang naglaho sa 
ganitong paraan. Ngunit ang mga nakaimbak sa ge- 
nizah ng sinagoga sa Matandang Cairo ay nainga- 
tan, malamang na dahil iyon ay napapaderan at na- 
limutan na sa loob ng maraming siglo. Pagkatapos 
ng pagkukumpuni sa sinagoga noong 1890 C.E., 
muling sinuri ang mga manuskrito sa genizah nito, 
at mula roon, ang halos kumpletong mga manuskri- 
to ng Hebreong Kasulatan at ang napakaraming pi- 
raso nito (ang ilan ay sinasabing mula pa noong ika- 
anim na siglo C.E.) ay nakarating sa iba't ibang 
aklatan. 

Ang isa sa pinakamatatandang umiiral na piraso 
ng manuskrito na naglalaman ng mga talata ng Bi- 
bliya ay ang Nash Papyrus, na natagpuan sa Ehipto 


297 


at iniingatan sa Cambridge, Inglatera. Maliwanag na 
bahagi ito ng isang koleksiyon ng mga tagubilin, 
ito'y nagmula noong ikalawa o unang siglo B.C.E., 
binubuo lamang ng apat na piraso na may 24 na lin- 
ya ng tekstong bago ang panahong Masoretiko, at 
naglalaman ng Sampung Utos at ng ilang talata ng 
Deuteronomio, kabanata 5 at 6. 

Mula noong 1947, maraming Biblikal at di-Biblikal 
na mga balumbon ang natagpuan sa iba't ibang lu- 
gar sa K ng Dagat na Patay, at ang mga ito ay tina- 
tawag na Dead Sea Scrolls. Pinakamahalaga sa mga 
ito ang mga manuskritong natuklasan sa ilang yu- 
ngib sa Wadi Qumran (Nahal Qumeran) at sa kapa- 
ligiran nito. Ang mga ito ay tinatawag ding mga 
teksto ng Qumran at maliwanag na dating pag-aari 
ng isang relihiyosong komunidad ng mga Judio na 
nakasentro sa kalapit na Khirbet Qumran (Horvat 
Qumeran). Ang unang tuklas dito ay ilang bangang 
luwad na naglalaman ng sinaunang mga manuskri- 
to, na nasumpungan ng isang Bedouin sa isang yu- 
ngib na mga 15 km (9.5 mi) sa T ng Jerico. Ang isa 
sa mga ito ay ang napabantog na Dead Sea Scroll of 
Isaiah (1QIs?), isang balumbong katad na napreser- 
bang mabuti at naglalaman ng buong aklat ng Isa- 
ias, maliban sa ilang bahagi na kulang. (LARAWAN, 
Tomo 1, p. 322) Ito ay kakikitaan ng sulat Hebreo na 
ginamit bago ang panahong Masoretiko at ipinapa- 
lagay na ginawa noong pagtatapos ng ikalawang 
siglo B.C.E. Samakatuwid, mas matanda ito nang 
mga isang libong taon kaysa sa pinakamatandang 
umiiral na manuskrito ng tekstong Masoretiko. Ngu- 
nit bagaman may ilang pagkakaiba ito sa tekstong 
Masoretiko sa pagbaybay at pagkakaayos ng balari- 
la, hindi ito naiiba kung tungkol sa doktrina. Kabi- 
lang sa mga dokumentong natuklasan sa kapaligi- 
ran ng Qumran ang mga piraso ng mahigit sa 170 
balumbon, anupat ang mga pirasong ito ay bahagi 
ng lahat ng aklat ng Hebreong Kasulatan maliban sa 
Esther, at ang ilang aklat ay may mahigit sa isang 
kopya. Ang manuskritong mga balumbon at mga 
pirasong ito ay ipinapalagay na mula noong mga 
250 B.C.E. hanggang noong mga kalagitnaan ng 
unang siglo C.E., at kakikitaan ng higit sa isang uri 
ng tekstong Hebreo, gaya niyaong ginamit sa teks- 
tong Masoretiko o sa Griegong Septuagint. Patuloy 
pa ring pinag-aaralan ang mga materyal na ito. 

Ang isang natatanging vellum ng manuskritong 
Hebreo ng Hebreong Kasulatan ay ang Cairo Kara- 
ite Codex of the Prophets. Mayroon itong Masora at 
mga tuldok-patinig, at ipinakikita sa colophon nito 
na natapos itong gawin ng kilalang Masorete na si 
Moses ben Asher ng Tiberias noong mga 895 C.E. 
Ang isa pang mahalagang manuskrito (916 C.E.) ay 
ang Petersburg Codex of the Latter Prophets. Ang 
Aleppo Sephardic Codex, na dating iniingatan sa 
Aleppo, Sirya, at ngayo'y nasa Israel, ay dating nag- 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


lalaman ng buong Hebreong Kasulatan. Ang ori- 
hinal na teksto nito na puro katinig ay iwinas- 
to, binantasan, at nilagyan ng Masora ni Aaron 
ben Asher, anak ni Moses ben Asher, noong mga 
930 C.E. Ang pinakamatandang pinetsahang ma- 
nuskrito ng kumpletong Hebreong Kasulatan sa He- 
breo ay ang Leningrad Manuscript No. B 194, na ini- 
ingatan sa Public Library sa St. Petersburg, Russia. 
Kinopya ito noong 1008 C.E. “mula sa iwinastong 
mga aklat na inihanda at nilagyan ng mga nota ni 
Aaron ben Moses ben Asher na guro.” Ang isa pang 
natatanging manuskritong Hebreo ay isang codex 
ng Pentateuch na iniingatan sa British Library (Co- 
dex Oriental 4445), na naglalaman ng Genesis 39:20 
hanggang Deuteronomio 1:33 (maliban sa Bil 7:46- 
73 at 9:12-10:18, na wala roon o maaaring idinag- 
dag ng ibang tagakopya nang bandang huli) at ma- 
lamang na ginawa noong ikasampung siglo C.E. 

Maraming manuskrito ng Hebreong Kasulatan ng 
Bibliya ang isinulat sa Griego. Ang isang nata- 
tanging manuskrito ay nasa koleksiyon ng Fouad 
Papyri (Inventory Number 266, pag-aari ng Société 
Egyptienne de Papyrologie, Cairo), na naglalaman 
ng ilang bahagi ng Genesis at ng ikalawang kalaha- 
tian ng Deuteronomio batay sa salin ng Septuagint. 
Ginawa ito noong unang siglo B.C.E. at makikita sa 
iba't ibang talata nito ang banal na pangalan na na- 
kasulat sa parisukat na mga titik Hebreo kasama ng 
tekstong Griego. Ang ilang piraso ng Deuterono- 
mio, kabanata 23 hanggang 28, ay makikita sa 
Rylands Papyrus iii. 458 ng ikalawang siglo B.C.E., 
na iniingatan sa Manchester, Inglatera. Ang isa 
pang pangunahing manuskrito ng Septuagint ay 
naglalaman ng mga piraso ng Jonas, Mikas, Haba- 
kuk, Zefanias, at Zacarias. Sa balumbong katad na 
ito, ipinapalagay na ginawa noong pagtatapos ng 
unang siglo C.E., ang banal na pangalan ay kinaka- 
tawanan ng Tetragrammaton na nakasulat sa sina- 
unang mga titik Hebreo.---Tingnan ang apendise ng 
Rbi8, p. 1562-1564. 

Mga Manuskrito ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Ang Kristiyanong Kasulatan ay isi- 
nulat sa Koine. Bagaman wala nang orihinal na su- 
lat-kamay na manuskrito nito ang umiiral sa nga- 
yon, ayon sa isang kalkulasyon ay may umiiral 
pang mga 5,000 kopyang manuskrito ng Kasulatang 
ito sa Griego, buo man o ilang bahagi lamang. 

Mga manuskritong papiro. Kabilang sa mga 
codex na papiro na natagpuan sa Ehipto noong mga 
1930 ang napakahahalagang papiro ng Bibliya, anu- 
pat noong 1931 ay ipinatalastas na nabili na ang 
mga ito. Ang ilan sa mga Griegong codex na ito (pi- 
netsahan ng mula ikalawa hanggang ikaapat na sig- 
lo C.E.) ay binubuo ng mga bahagi ng walong ak- 
lat ng Hebreong Kasulatan (Genesis, Mga Bilang, 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


Deuteronomio, Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, at 
Esther), at tatlo ang naglalaman ng ilang bahagi ng 
15 aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang 
karamihan sa mga papirong ito ng Kasulatan ay bi- 
nili ng isang Amerikanong kolektor ng mga manus- 
krito, si A. Chester Beatty, at iniingatan ngayon sa 
Dublin, Ireland. Ang iba naman ay naging pagma- 
may-ari ng University of Michigan at ng iba pa. 

Ang internasyonal na simbolo para sa mga papi- 
ro ng Bibliya ay isang malaking titik “P” na sinusun- 
dan ng maliit na numerong nakaangat. Ang Chester 
Beatty Papyrus No. 1 (P4) ay binubuo ng mga baha- 
gi ng 30 pilyego mula sa isang codex na malamang 
na dati'y mga 220 pilyego. Ang P® ay naglalaman 
ng mga bahagi ng apat na Ebanghelyo at ng aklat 
ng Mga Gawa. Ang Chester Beatty Papyrus No. 3 
(P4) ay isang pira-pirasong codex ng Apocalipsis na 
may sampung pilyego na medyo sira na. Pinanini- 
walaan na ang dalawang papirong ito ay mula no- 
ong ikatlong siglo C.E. Lubhang katangi-tangi ang 
Chester Beatty Papyrus No. 2 (P4) na pinaniniwala- 
ang mula noong mga 200 C.E. Mayroon itong 86 na 
pilyegong medyo sira mula sa isang codex na mala- 
mang na dati'y may 104 na pilyego, at naglalaman 
pa rin ito ng siyam sa kinasihang mga liham ni Pa- 
blo: Roma, Hebreo, Unang Corinto, Ikalawang Corin- 
to, Efeso, Galacia, Filipos, Colosas, at Unang Tesa- 
lonica. Kapansin-pansin na kasama sa sinaunang 
Codex na ito ang liham sa mga Hebreo. Yamang hin- 
di binanggit sa liham ang pangalan ng sumulat nito, 
tinututulan ng ilan ang pagtukoy kay Pablo bilang 
manunulat nito. Ngunit yamang ang liham na ito ay 
kabilang sa P4 na maliwanag na pantanging binu- 
buo ng mga liham ni Pablo, ipinahihiwatig nito na 
noong mga 200 C.E., tinatanggap ng unang mga 
Kristiyano ang Hebreo bilang isang kinasihang akda 
ng apostol na si Pablo. Kabilang din sa codex na iyon 
ang liham sa mga taga-Efeso, sa gayo'y pinabubu- 
laanan din ang mga argumento na diumano'y hindi 
si Pablo ang sumulat ng liham na ito. 

Sa John Rylands Library, sa Manchester, Inglate- 
ra, may isang maliit na piraso ng papiro ng Ebang- 
helyo ni Juan (ilang talata ng kabanata 18) na itina- 
la sa katalogo bilang Rylands Papyrus 457. Ang 
internasyonal na simbolo para rito ay P??. Ito ang pi- 
nakamatandang umiiral na piraso ng manuskrito ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, anupat isinulat 
noong unang kalahatian ng ikalawang siglo, posi- 
bleng noong mga 125 C.E., mga 25 taon lamang 
pagkamatay ni Juan. Yamang maliwanag na noong 
panahong iyon ay may kopya ng Ebanghelyo ni 
Juan na ginagamit sa Ehipto (ang lugar kung saan 
natuklasan ang piraso), ipinakikita nito na ang ma- 
buting balita ayon kay Juan ay talagang isinulat no- 
ong unang siglo C.E. at ni Juan mismo, hindi ng 


298 


isang di-kilalang manunulat noong huling bahagi 
ng ikalawang siglo C.E., pagkamatay ni Juan, gaya 
ng dating inaangkin ng ilang kritiko. 

Ang pinakamahalagang dagdag sa koleksiyon ng 
mga papiro ng Bibliya mula nang matuklasan ang 
Chester Beatty Papyri ay ang Bodmer Papyri, inilat- 
hala sa pagitan ng 1956 at 1961. Partikular na na- 
tatangi ang Papyrus Bodmer 2 (P4) at Papyrus 
Bodmer 14, 15 (P), kapuwa isinulat noong mga 
200 C.E. Ang Papyrus Bodmer 2 ay naglalaman ng 
malaking bahagi ng Ebanghelyo ni Juan, samanta- 
lang ang Papyrus Bodmer 14, 15 ay kababasahan ng 
malaking bahagi ng Lucas at Juan at may teks- 
tong kahawig na kahawig ng Vatican Manuscript 
No. 1209. 

Mga manuskritong “vellum.” Ang mga ma- 
nuskrito ng Bibliya na isinulat sa vellum ay nagla- 
laman kung minsan kapuwa ng Hebreo at Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan ng Bibliya, bagaman ang 
ilan ay naglalaman lamang ng Kristiyanong Kasula- 
tan. 

Ang Codex Bezae, na may simbolong titik “D,” ay 
isang mahalagang manuskrito ng ikalimang sig- 
lo C.E. Bagaman hindi alam kung saang lugar ito 
nagmula, nakuha ito sa Pransiya noong 1562. Nagla- 
laman ito ng mga Ebanghelyo, aklat ng Mga Gawa, 
at ng ilan pang talata, at ito'y isang manuskritong 
uncial, na isinulat sa Griego sa mga pahina sa kali- 
wa at kahanay ng tekstong Latin sa mga pahina sa 
kanan. Ang codex na ito ay iniingatan sa Cambridge 
University sa Inglatera, anupat ipinagkaloob ito ni 
Theodore Beza sa institusyong iyon noong 1581. 

Ang Codex Claromontanus (D,) ay isinulat din sa 
Griego at Latin sa magkatapat na mga pahina, Grie- 
go sa kaliwa at Latin naman sa kanan. Naglalaman 
ito ng kanonikal na mga liham ni Pablo, kasama na 
ang Hebreo, at ipinapalagay na ito'y mula noong 
ikaanim na siglo. Iniulat na natagpuan ito sa mo- 
nasteryo ng Clermont, Pransiya, at napunta kay 
Theodore Beza, ngunit ngayo'y iniingatan sa Biblio- 
theque Nationale sa Paris. 

Kabilang sa mas bagong-tuklas na mga manus- 
kritong vellum ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ang Codex Washingtonianus I, na naglalaman ng 
mga Ebanghelyo sa wikang Griego (sa karaniwang 
kaayusang Kanluran: Mateo, Juan, Lucas, at Mar- 
cos). Ito ay nakuha noong 1906 sa Ehipto at iniinga- 
tan sa Freer Gallery of Art, Washington, D.C. Ang 
internasyonal na simbolo ng codex na ito ay “W,” at 
ipinapalagay na isinulat ito noong ikalimang sig- 
lo C.E., bagaman lumilitaw na dahil sa pagkasira, 
ang isang bahagi ng Juan ay hinalinhan noong ika- 
pitong siglo C.E. Ang Codex Washingtonianus II, na 
may simbolong “I,” ay matatagpuan din sa Freer 
Collection at naglalaman ng mga bahagi ng kanoni- 


299 


MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA 


Ang Sinaitic Manuscript, ng ikaapat na siglo C.E., 
na naglalaman ng malaking bahagi 
ng Bibliya sa Griego 


kal na mga liham ni Pablo, kasama na ang Hebreo. 
Pinaniniwalaang isinulat ang codex na ito noong 
ikalimang siglo C.E. 

Hebreo at Kristiyanong Griegong Kasulatan. 
Ang pinakamahalaga at pinakakumpletong umiiral 
na mga manuskrito ng Bibliya sa Griego ay isinulat 
sa vellum gamit ang mga titik na uncial. 

Vatican Manuscript No. 1209. Ang Vatican 
Manuscript No. 1209 (Codex Vaticanus), na may in- 
ternasyonal na simbolong “B,” ay isang codex na 
uncial na mula noong ikaapat na siglo C.E., posi- 
bleng ginawa sa Alejandria, at dating naglalaman 
ng buong Bibliya sa Griego. Nang dakong huli, bina- 
kat ng isang tagapagwasto ang mga titik, marahil 
ay dahil lumabo na ang orihinal na sulat, ngunit ni- 
laktawan niya ang mga titik at mga salita na iniisip 
niyang mali. Malamang na ang codex na ito ay da- 
ting may mga 820 pilyego, anupat 759 na lamang 
ang natitira. Ang kalakhang bahagi ng Genesis ay 
wala na, gayundin ang isang bahagi ng Mga Awit, 
ang Hebreo 9:14 hanggang 13:25, at ang buong Una 
at Ikalawang Timoteo, Tito, Filemon, at Apocalipsis. 
Ang Codex Vaticanus ay iniingatan sa Vatican Li- 
brary sa Roma, Italya, at pinaniniwalaang naroon 
na mula pa noong ika-15 siglo. Gayunman, naging 
napakahigpit ng mga awtoridad ng Vatican Library 
sa pagpapahintulot sa mga iskolar na suriin ang ma- 
nuskrito at noon lamang 1889-1890 sila naglathala 
ng isang kumpletong potograpikong kopya ng bu- 
ong codex. 


Sinaitic Manuscript. Ang Sinaitic Manuscript 
(Codex Sinaiticus) ay mula rin noong ikaapat na sig- 
lo C.E., ngunit maaaring mas matanda nang kaunti 
ang Codex Vaticanus. Ang Sinaitic Manuscript ay 
may simbolong N (alep, unang titik sa alpabetong 
Hebreo), at bagaman maliwanag na dati itong nag- 
lalaman ng buong Bibliya sa Griego, nawala na ang 
isang bahagi ng Hebreong Kasulatan nito. Gayun- 
man, naroroon pa rin ang buong Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan. Malamang na ang codex na ito ay 
orihinal na binubuo ng di-kukulangin sa 730 pilye- 
go, bagaman ang kabuuan o mga bahagi lamang ng 
393 ang beripikadong umiiral sa ngayon. Natuk- 
lasan ito (ang isang bahagi noong 1844 at ang 
isa naman noong 1859) ng iskolar ng Bibliya na 
si Konstantin von Tischendorf sa Monasteryo ng 
St. Catherine sa Bundok Sinai. Ang 43 pilyego ng 
codex na ito ay iniingatan sa Leipzig, ang ilang ba- 
hagi ng tatlong pilyego ay nasa St. Petersburg, Rus- 
sia, at ang 347 pilyego ay iniingatan sa British Li- 
brary sa London. Iniulat na 8 hanggang 14 na 
pilyego pa ang natuklasan sa monasteryo ring iyon 
noong 1975. 

Alexandrine Manuscript. Ang Alexandrine 
Manuscript (Codex Alexandrinus), na may simbo- 
long titik “A,” ay isang Griegong manuskritong un- 
cial na naglalaman ng kalakhang bahagi ng Bibliya, 
kasama ang aklat ng Apocalipsis. Sa posibleng 820 
orihinal na pilyego nito, 773 ang naingatan. Karani- 
wan nang ipinapalagay na ang codex na ito ay 
mula noong unang kalahatian ng ikalimang sig- 
lo C.E.: iniingatan din ito sa British Library.—LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 336. 


MAOC 


Codex Ephraemi Syri rescriptus.. Ang Co- 
dex Ephraemi Syri rescriptus (Codex Ephraemi), na 
may internasyonal na simbolong titik “C,” ay ipina- 
palagay rin na mula noong ikalimang siglo C.E. Isi- 
nulat ito sa vellum gamit ang mga uncial na Griego 
at isa itong codex na muling sinulatan, o isang ma- 
nuskritong palimpsest. Inalis ang orihinal na teks- 
tong Griego, at ang ilang pilyego ay sinulatan ng 
mga diskurso ni Ephraem Syrus (ang Siryano) sa 
wikang Griego. Malamang na ginawa ito noong ika- 
12 siglo nang magkaroon ng kakapusan sa vellum. 
Gayunman, ang pinatungang teksto ay nabasa na. 
Bagaman maliwanag na ang “C" ay dating naglala- 
man ng buong Kasulatan sa Griego, 209 na pilyego 
na lamang ang natitira, anupat ang 145 nito ay ba- 
hagi ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Samaka- 
tuwid, ang codex na ito ay naglalaman na lamang 
ng ilang bahagi ng mga aklat ng Hebreong Kasula- 
tan at ilang bahagi ng lahat ng aklat ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan maliban sa Ikalawang 
Tesalonica at Ikalawang Juan. Iniingatan ito sa Bi- 
bliotheque Nationale sa Paris. 

Pagkamapananaligan ng Teksto ng Bibliya. 
Lalong natatampok ang pagiging mapananaligan ng 
Bibliya kapag inihambing ito sa klasikal na mga 
akdang sekular, yamang napakakaunti lamang ng 
umiiral na manuskrito ng mga iyon at walang isa 
man sa mga iyon ang orihinal at sulat-kamay na 
manuskrito. Bagaman mga kopya lamang ang mga 
iyon na ginawa maraming siglo pagkamatay ng 
mga awtor, ang gayong huling mga kopya ay tina- 
tanggap ng makabagong-panahong mga iskolar bi- 
lang sapat na katibayan ng autentisidad ng teksto. 

Ang umiiral na mga manuskritong Hebreo ng Ka- 
sulatan ay ginawa nang buong ingat. Tungkol sa 
teksto ng Hebreong Kasulatan, sinabi ng iskolar na 
si W. H. Green: “Hindi kalabisang sabihin na walang 
ibang sinaunang akda ang naitawid sa atin nang 
may gayong katumpakan.” (Archaeology and Bible 
History, ni J. P. Free, 1964, p. 5) Ang yumaong isko- 
lar ng teksto ng Bibliya na si Sir Frederic Kenyon ay 
nagbigay ng ganitong katiyakan sa introduksiyon ng 
kaniyang pitong tomo na pinamagatang The Ches- 
ter Beatty Biblical Papyri: “Ang una at pinakamaha- 
lagang konklusyong mabubuo batay sa pagsusuri sa 
mga ito [sa mga papiro] ay ang kasiya-siyang kon- 
klusyon na pinagtitibay ng mga ito ang saligang 
kawastuan ng umiiral na mga teksto. Walang ka- 
pansin-pansin o malaking pagkakaiba ang makikita 
alinman sa Luma o sa Bagong Tipan. Walang maha- 
halagang talata ang inalis o idinagdag, at walang 
mga pagkakaiba ang nakaaapekto sa mahahalagang 
katotohanan o mga doktrina. Ang mga pagkakaiba- 
iba sa teksto ay nakaaapekto sa maliliit na bagay la- 
mang, gaya ng pagkakasunud-sunod ng mga salita 


300 


o eksaktong mga salitang ginamit. . . . Ngunit ang 
pangunahing kahalagahan ng mga ito ay ang kani- 
lang pagpapatunay sa integridad ng ating umiiral 
na mga teksto, sa pamamagitan ng ebidensiyang 
may mas maagang petsa kaysa sa dati nang taglay. 
Sa gayong aspekto, ang mga ito ay isang tuklas na 
may makasaysayang kahalagahan.”--London, 1933, 
Fasciculus I, p. 15. 

Tungkol naman sa Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan, sinabi ni Sir Frederic Kenyon: “Ang pagitan ng 
mga petsa ng orihinal na komposisyon at ng pinaka- 
sinaunang umiiral na ebidensiya ay napakaliit anu- 
pat sa katunayan ay hindi na mahalaga, at ang hu- 
ling saligan para sa anumang pag-aalinlangan na 
nakarating sa atin ang Kasulatan gaya ng pagkaka- 
sulat dito noon ay napawi na ngayon. Kapuwa ang 
autentisidad at ang pangkalahatang integridad ng 
mga aklat ng Bagong Tipan ay maituturing na ga- 
nap nang napatunayan.”-- The Bible and Archacol- 
ogy, 1940, p. 288, 289. 

Maraming siglo na ang nakararaan, si Jesu-Kristo, 
“ang saksing tapat at totoo” (Apo 3:14), ay paulit-ulit 
at mariing nagpatotoo sa pagiging tunay ng He- 
breong Kasulatan, gaya rin ng ginawa ng kaniyang 
mga apostol. (Luc 24:27, 44: Ro 15:4) Ang umiiral na 
sinaunang mga bersiyon, o mga salin, ay higit pang 
nagpapatunay sa kawastuan ng nilalaman ng nai- 
ngatang Hebreong Kasulatan. Ang mga manuskrito 
at mga bersiyon ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan naman ay nagbibigay ng di-matututulang pato- 
too sa kamangha-manghang preserbasyon at tum- 
pak na pagtatawid ng bahaging iyon ng Salita ng 
Diyos. Kaya naman isang tunay at lubos na mapa- 
nanaligang teksto ng Bibliya ang taglay natin sa 
ngayon. Buong-linaw na pinatototohanan ng isang 
masusing pagsusuri sa naingatang mga manuskrito 
ng Banal na Kasulatan ang matapat na preserbasyon 
nito at ang pagiging namamalagi nito, anupat nagi- 
ging mas makahulugan ang kinasihang pananalita: 
“Ang luntiang damo ay natuyo, ang bulaklak ay na- 
lanta, ngunit kung tungkol sa salita ng ating Diyos, 
iyon ay mananatili hanggang sa panahong walang 
takda.”--Isa 40:8, 1Pe 1:24, 25. 


MAOC. Ama ni Akis, hari ng Filisteong lunsod 
ng Gat, kung kanino nanganlong si David at ang 
600 lalaki nito mula kay Saul. (1Sa 27:1-3) Maaaring 
siya rin ang Maaca sa 1 Hari 2:39, bagaman hindi ti- 
yakan ang gayong pagtukoy. Ang pangalang Maa- 
ca ay kahawig na kahawig ng Maoc, at posible na si 
Akis, na namamahala noong nagtatago si David, 
ang siya pa ring Filisteong hari ng Gat nang magsi- 
mula ang pamamahala ni Solomon. 


MAON. 
1. Inapo ni Caleb sa pamamagitan ni Samai. Ma- 
aaring si Maon ang ama ng mga taga-Bet-zur o ang 


301 


pangunahing lalaki o nagtatag ng lunsod na iyon. 
- 1Cr 2:42, 45. 

2. Lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. (Jos 
15:20, 48, 55) Tinugis ni Haring Saul ng Israel si Da- 
vid at ang mga tauhan nito hanggang sa ilang na lu- 
gar na nakapalibot sa Maon. Ngunit dahil sa balitang 
lumusob ang mga Filisteo, napilitan si Saul na itigil 
ang paghabol. (1Sa 23:24-28) Nang maglaon, si Na- 
bal, na isang mayamang may-ari ng lupain at lumi- 
litaw na naninirahan sa Maon, ay hindi nagpakita ng 
pagkamapagpatuloy sa mga tauhan ni David. (1Sa 
25:2-11) Ipinapalagay na ang lunsod na ito ay ang 
Tell Ma'in (Horvat Ma'on [Bi-Yehuda]) na nasa iba- 
baw ng isang mataas na burol na mga 13 km (8 mi) 
sa TTS ng Hebron. 


MAPAGPAIMBABAW. Isang taong nagku- 
kunwari, isang taong ang ikinikilos ay hindi kaayon 
ng kaniyang sinasabi. 

Bagaman ang mga salitang nagmula sa salitang- 
ugat na Hebreo na cha-neph' ay isinasalin bilang 
“mapagpaimbabaw” o “pagpapaimbabaw” sa ilang 
salin, gaya ng King James Version, Douay, at Lee- 
ser, ginamit ng ibang mga tagapagsalin ang iba't 
ibang salita na gaya ng “lapastangan” (Yg), “wa- 
lang-pitagan” (Ro), “walang-diyos” (RS), at “aposta- 
ta” (NW). Ayon sa A Hebrew and English Lexicon of 
the Old Testament nina Brown, Driver, at Briggs 
(1980, p. 337, 338), ang cha-'neph', kapag ginagamit 
bilang isang pang-uri, ay maaaring bigyang-katutu- 
ran bilang “lapastangan, di-relihiyoso ... , walang- 
diyos”; o, kung isang pandiwa, “marumhan, lapasta- 
nganin ... , lumihis mula sa kung ano ang tama.” Sa 
Kasulatan, ang cha-neph' ay iniuugnay sa mga lumi- 
limot sa Diyos (Job 8:13), mga balakyot (Job 20:5), 
mga manggagawa ng kasamaan (Isa 9:17), at gina- 
gamit itong kabaligtaran ng mga matuwid at mga 
walang-sala.---Job 17:8, tingnan ang APOSTASYA. 

Ang salitang Griego na isinalin bilang “mapagpa- 
imbabaw” (hy:pokri'tes') ay nangangahulugang “isa 
na sumasagot,” at nangangahulugan ding isang ar- 
tista sa teatro. Noon, ang mga artistang Griego at 
Romano ay gumagamit ng malalaking maskara na 
may mekanikal na mga kagamitang pampalakas ng 
tinig. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ang sa- 
litang Griego na hy-pokri'tes' ay ginamit sa diwang 
metapora upang kumapit sa isa na nagbubulaan, 
o isa na nagkukunwari. Lumilitaw rin ang salitang 
ito sa Griegong Septuagint sa Job 34:30, 36:13. Ang 
mga mapagpaimbabaw ay “mga di-tapat” (ihambing 
ang Luc 12:46 sa Mat 24:51), at ang “pagpapaimba- 
baw” (hy:pokri'sis), gaya ng pagkakagamit sa Kasu- 
latan, ay maaari ring tumukoy sa “kabalakyutan” at 
“katusuhan.”--Ihambing ang Mat 22:18, Mar 12:15, 
Luc 20:23, tingnan din ang Gal 2:13, kung saan ang 
hypokri'sis ay isinalin bilang “pagkukunwari.” 


MAPAGPAIMBABAW 


Tinukoy ni Jesu-Kristo bilang mapagpaimbabaw 
ang mga taong nagbibigay ng mga kaloob ng awa 
nang may pagpaparangya, ang mga nananalangin 
at nag-aayuno upang makita sila ng mga tao, at ang 
mga pumupuna sa tulad-dayaming mga pagkaka- 
mali ng kanilang mga kapatid ngunit nagwawalang- 
bahala sa kanilang sariling tulad-tahilang mga pag- 
kakamali. Tinawag niyang mapagpaimbabaw yaong 
mga nag-aangking lingkod ng Diyos ngunit hindi 
napag-uunawa ang kahalagahan ng panahong kina- 
bubuhayan nila at ng mga pangyayaring nagaga- 
nap, gayong kaagad naman nilang nasasabi ang ma- 
giging lagay ng panahon batay sa kaanyuan ng 
lupa at kalangitan.---Mat 6:2, 5, 16; 7:1-5: Luc 6:42, 
12:54-56. 

Noong nasa lupa ang Anak ng Diyos, hindi la- 
mang niya tinuligsa ang mga lider ng relihiyon ng 
Israel sa kanilang pagpapaimbabaw kundi sinabi rin 
niya ang mga dahilan kung bakit. Hanggang salita 
lamang ang paglilingkod na iniukol ng mga ito sa 
Maylalang, anupat pinawalang-bisa nila ang salita 
ng Diyos dahil sa kanilang mga tradisyon. (Mat 15: 
1, 6-9, Mar 7:6, 7) Ang kanilang mga ikinikilos ay 
hindi kaayon ng kanilang mga sinasabi. (Mat 23:1- 
3) Hindi lamang sinadyang tanggihan ng mga eskri- 
ba at mga Pariseo ang pagkakataong makapasok sa 
Kaharian ng langit, kundi dinagdagan pa nila ang 
kanilang kasalanan sa pamamagitan ng paghadlang 
sa iba na makapasok doon. Nagpapakahirap sila na 
makumberte ang isang tao, ngunit pinangyayari la- 
mang nila siyang makalawang ulit na mapahanay 
ukol sa Gehenna kaysa sa kanila. Metikuloso sila sa 
maliliit na bagay ng Kautusan ngunit ipinagwalang- 
bahala nila ang mas mabibigat na bagay nito---ka- 
tarungan, awa, at katapatan. Palibhasa'y mga ma- 
pagpaimbabaw, nagtaglay lamang sila ng waring 
malinis na panlabas na kaanyuan, ngunit sa loob ay 
puno sila ng pagmamalabis. Katulad ng mga pina- 
puting libingan, na sa labas ay magaganda, sila'y 
nagtinging matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay 
“puno [sila] ng pagpapaimbabaw at katampalasa- 
nan.” Itinayo nila ang mga libingan ng mga propeta 
at pinalamutian ang mga alaalang libingan ng mga 
matuwid, anupat nag-aangkin na kung sa ganang 
kanila ay hindi nila ibububo ang dugo ng mga iyon. 
Gayunman, pinatunayan ng kanilang landasin ng 
pagkilos na sila ay kagayang-kagaya ng kanilang 
mapamaslang na mga ninuno. (Mat 23: 13-36) Sa ka- 
tunayan, ang turo ng mga Pariseo at mga Saduceo 
ay paimbabaw lamang.--Mat 16:6, 12; Luc 12:1, 
tingnan din ang Luc 13:11-17. 

Ang isang kapansin-pansing halimbawa ng pag- 
papaimbabaw ay ang ipinakita ng mga alagad ng 
mga Pariseo at ng mga tagasunod sa partido ni He- 
rodes nang lumapit sila kay Jesus hinggil sa usa- 
pin ng buwis. Una ay labis nila siyang pinuri, na 


MAPANG-ABUSONG PANANALITA 


sinasabi: “Guro, alam naming ikaw ay tapat at nag- 
tuturo ng daan ng Diyos sa katotohanan.” Pagkata- 
pos ay nagharap sila ng mapandayang tanong: “Ka- 
ayon ba ng kautusan na magbayad ng pangulong 
buwis kay Cesar o hindi?” Angkop lamang na tuku- 
yin sila ni Jesus bilang mapagpaimbabaw, yamang 
hindi naman talaga nila nais makakuha ng sagot sa 
kanilang tanong kundi nais lamang nila siyang hu- 
lihin sa kaniyang pananalita.--Mat 22:15-22, Luc 
20:19-26: LARAWAN, Tomo 2, p. 544. 

Ang pagpapaimbabaw ay hindi maikukubli nang 
panghabang-panahon. (Luc 12:1-3) Hinahatulan ng 
Diyos ang mga mapagpaimbabaw bilang di-karapat- 
dapat sa walang-hanggang buhay. (Mat 24:48-51) 
Samakatuwid, ang pag-ibig at pananampalataya ng 
isang Kristiyano ay dapat na walang pagpapaim- 
babaw. (Ro 12:9; 2Co 6:4, 6, 1Ti 1:5) Ang karu- 
nungan mula sa itaas ay hindi mapagpaimbabaw. 
--San 3:17. 


MAPANG-ABUSONG PANANALITA. Ang 
orihinal na salitang Griego na blasphe-mi'a at ang 
pandiwang bla:sphermeo ay pangunahin nang tu- 
mutukoy sa mapanirang-puri at mapang-abusong 
mga salita.--Tingnan ang PAMUMUSONG. 

Gaya ng ipinakikita ng sumusunod na mga teks- 
to at ng nakapalibot na mga talata, noong pana- 
hong ibayubay siya, si Kristo ay pinagwikaan ng 
mapang-abusong pananalita ng mga nagdaraan, 
na nagsabi, “Bah! Ikaw na diumano'y tagapagbag- 
sak ng templo at tagapagtayo nito sa tatlong araw, 
iligtas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag- 
baba mula sa pahirapang tulos.” Gayunding pana- 
nalita ang sinabi ng isa sa mga manggagawa ng 
kasamaang nasa tabi niya. (Mar 15:29, 30; Mat 27: 
39, 40, Luc 23:39) Si Pablo at ang kaniyang mga 
kapuwa Kristiyano ay naging tampulan ng gayong 
pananalita ng mga taong hindi nakauunawa sa ka- 
nilang layunin, mensahe, at budhing Kristiyano 
(Gaw 18:6, Ro 3:8, 14:16: 1Co 10:30, 1Pe 4:4), ngu- 
nit sila mismo ay 'hindi dapat magsalita nang 
nakapipinsala tungkol sa kaninuman, at sa ka- 
nilang paggawi ay hindi sila nagbigay ng makatu- 
wirang dahilan upang mapagsalitaan nang may 
pang-aabuso ang kanilang gawain o mensahe. (Efe 
4:31, Col 3:8, 1Ti 6:1, Tit 2:5; 3:2, ihambing ang 2Pe 
2:2.) Kahit ang mga anghel ay “hindi naghaharap 
ng akusasyon .. . sa mapang-abusong mga salita, 
at hindi nila ito ginagawa dahil sa paggalang kay 
Jehova.” (2Pe 2:11) Ngunit gayong uri ng panana- 
lita ang maaasahan mula sa mga nagpapakasasa 
sa mahalay na paggawi, sa mga mapagmapuri at 
may sakit sa isip may kinalaman sa mga pagtata- 
nong at mga debate, at sa mga nagwawalang- 
halaga o walang-galang sa mga inatasan ng Diyos. 
--1Ti 6:4: 2Pe 2:10-12, Jud 8-10. 


302 


Ang salitang gadhaph' sa Hebreong Kasulatan ay 
may gayunding kahulugan. Bagaman maliwanag na 
orihinal itong tumutukoy sa marahas na pisikal na pa- 
nanakit, ginagamit ito sa makasagisag na paraan 
upang mangahulugang “magsalita nang may pang- 
aabuso,” samakatuwid nga, manakit sa pamamagitan 
ng mapandustang mga salita. (Bil 15:30, 2Ha 19:6, 
Eze 20:27) Sa ulat kung saan ang anak ng isang baba- 
ing Israelita ay sinasabing lumapastangan’ sa panga- 
lan ni Jehova (Lev 24:11, 16), ang salitang Hebreo na 
naqav’, pangunahin nang nangangahulugang “ulu- 
sin, butasin” (2Ha 12:9, 18:21), ay may diwa ng pa- 
mumusong. Sa mga kasong ito, ang tinutukoy ay 
mabagsik o magaspang na pananalita, na nakatuon 
laban sa Diyos na Jehova mismo o laban sa kaniyang 
bayan. Ipinakikita ng pagsusuri sa konteksto kung 
anong uri ng “mapang-abusong pananalita” ang bina- 
banggit.---Tingnan ang PANLALAIT, SUMPA Blg. 2 at 3. 


MAPANIBUGHUIN, PANINIBUGHO. 

Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang “panini- 
bugho” ay maaaring isang positibo o isang ne- 
gatibong katangian o emosyon. (Kaw 14:30, Zac 
1:14) Ang pangngalang Hebreo na gin-ah' ay may 
iba't ibang kahulugan gaya ng “paghingi ng bukod- 
tanging debosyon, hindi pagpapahintulot na magka- 
roon ng kaagaw, sigasig, pag-aalab, paninibugho 
[matuwid o makasalanan]: pagkainggit.” Ang Grie- 
gong zelos ay may kahawig na kahulugan.---2Co 
11:2: 12:20. 

Ang Paninibugho ni Jehova. Inilalarawan ni 
Jehova ang kaniyang sarili bilang isang “Diyos na 
humihiling ng bukod-tanging debosyon.” (Exo 20:5, 
tlb sa Rbi8, Deu 4:24: 5:9: 6:15) Sinasabi rin niya: “Si 
Jehova, na ang pangalan ay Mapanibughuin, siya 
ay isang mapanibughuing Diyos.” (Exo 34:14) Ano 
ang dahilan at uri ng kaniyang paninibugho? Hindi 
iyon ang mainggitin at makasariling paninibugho 
ng mga tao. Iyon ay paninibugho, sigasig o pag- 
aalab para sa kaniyang banal na pangalan, anupat 
may kinalaman doon, siya mismo ang nagsabi: “Ako 
ay magpapakita ng bukod-tanging debosyon para sa 
aking banal na pangalan. ”---Eze 39:25. 

Para sa kaniyang pangalan. Kapag isinaa- 
lang-alang ng isa kung ano ang isinasagisag ng pa- 
ngalan ng Diyos, magiging malinaw kung bakit siya 
‘humihingi ng bukod-tanging debosyon." (Eze 5:13) 
Ang kaniyang pangalan ay kumakatawan sa lahat 
ng tama at matuwid. Siya ay banal, malinis, matu- 
wid, at matapat sa sukdulang antas. (Isa 6:3, Apo 
4:8, 16:5) Ang kaniyang soberanya ay mahalaga sa 
pag-iral ng sansinukob, at ang katapatan sa kani- 
yang soberanya at mga batas ay kailangan upang 
maging maayos at mapayapa ang buong sangnila- 
lang. (Kaw 29:2, 1Co 14:33) Samakatuwid, ang kani- 
yang paninibugho ay dalisay at malinis at para sa 


303 


ikabubuti ng kaniyang mga nilalang, yamang ang 
kanilang debosyon ay hindi naman nagdudulot sa 
kaniya ng anumang pakinabang, palibhasa'y siya 
ang Maylalang, Tagapaglaan, at Tagapagbigay ng la- 
hat ng mabubuting bagay. (Job 41:11, Aw 145:16, Ro 
11:35, San 1:17: Apo 4:11) Ngunit dahil sa debosyon 
niya sa katuwiran, ang kaniyang puso ay napasasa- 
ya taglay ang maibiging pagpapahalaga, kapag ang 
kaniyang mga lingkod ay naninindigan sa katuwiran 
at nag-uukol ng bukod-tanging debosyon sa kaniya. 
--Kaw 23:15, 16; 27:11. 

Yaong mga naglilingkod sa Diyos ay makaaasang 
itatatag niya ang katuwiran, yamang nagtitiwala 
sila sa sigasig niya para sa kaniyang pangalan. Ipi- 
nakita niya ang kaniyang sigasig sa pamamagitan 
ng kaniyang mga pakikitungo sa sinaunang Israel, 
at sinasabi niya sa atin ang tungkol sa pagpuksa sa 
makalupang mga pamahalaan at pagtatatag ng pa- 
mahalaan ng Prinsipe ng Kapayapaan sa pamama- 
gitan ng katarungan at katuwiran, na sinasabi: “Ang 
mismong sigasig ni Jehova ng mga hukbo ang ga- 
gawa nito.”--Isa 9:6, 7: Zef 3:8, 9. 

Para sa katuwiran. May kaugnayan sa kani- 
yang pag-ibig sa katuwiran at sa paghingi niya ng 
bukod-tanging debosyon, si Jehova ay walang itina- 
tangi. Binabalaan ni Moises ang katipang bayan ng 
Diyos, ang Israel, na kung pababayaan ninuman 
ang tipan, “ang galit ni Jehova at ang kaniyang pag- 
aalab ay uusok laban sa taong iyon, .. . at papawiin 
nga ni Jehova ang kaniyang pangalan mula sa si- 
long ng langit.” (Deu 29:19-21) Dahil sa pag-aapos- 
tata, pagsamba sa mga idolo, at imoralidad ng lun- 
sod ng Jerusalem, sinabi ng Diyos na hahatulan 
niya ito at ibibigay niya rito “ang dugo ng pagnga- 
ngalit at paninibugho.” (Eze 16:38, 23:25) Naganap 
ito nang wasakin ng mga Babilonyo ang lunsod at 
ang templo na doo'y inilagay ang pangalan ni Jeho- 
va, ang pangalan na labis nilang siniraang-puri. Ga- 
yunpaman, hindi pinangibabawan o pinawi ng ka- 
niyang paninibugho ang mga layunin niya at ang 
awa niya, sapagkat iniligtas ni Jehova ang isang na- 
labi upang bumalik at muling itayo ang templo. 

Para sa kaniyang bayan. Dahil sa pag-ibig 
niya sa kaniyang bayan at dahil taglay nila ang ka- 
niyang banal na pangalan, si Jehova ay mapanibug- 
huin para sa kanila taglay ang maalab na sigasig. 
Kung paanong may-paninibughong ipinagsasang- 
galang ng asawang lalaki ang kaniyang asawang 
babae bilang mahalaga sa kaniya, sa gayunding pa- 
raan, sinabi ni Jehova: “Siya na humihipo sa inyo ay 
humihipo sa itim ng aking mata.” (Zac 2:8) Kaya na- 
man dahil sa mapaminsalang mga gawa ng mga 
bansa laban sa kaniyang bayan, inihula ng Diyos: 
“Ako ay maninibugho para sa Sion ng matinding 


MAPANIBUGHUIN, PANINIBUGHO 


paninibugho, at ako ay maninibugho para sa kaniya 
taglay ang matinding pagngangalit,” at gayundin, 
na siya ay magiging masigasig alang-alang sa ka- 
niyang lupain at mahahabag sa kaniyang bayan. 
--Zac 8:2, 1:14: Joe 2:18. 

Pagpukaw kay Jehova sa paninibugho. Sa 
kaniyang paghingi ng bukod-tanging debosyon, si 
Jehova ay hindi isa na malilibak. (Gal 6:7) Ang sinu- 
man sa kaniyang mga lingkod na tumatangging 
mag-ukol sa kaniya ng buong-pusong debosyon, 
anupat hindi umiibig sa kaniya nang buong puso, 
pag-iisip, kaluluwa, at lakas, ay nagsisikap na mag- 
lingkod sa dalawang panginoon. Ipinaliwanag ni Je- 
sus na ang resulta ng landasing ito ay kapaha-paha- 
mak, sapagkat iibigin ng gayong tao ang isang 
panginoon at hahamakin naman niya ang ikalawa. 
(Mat 6:24) 'Pinupukaw sa paninibugho” ng gayong 
tao si Jehova. (Deu 32:16, 1Ha 14:22) Sa isang pa- 
ngitaing ibinigay kay Ezekiel, ipinakita ni Jehova sa 
kaniya ang isang “sagisag ng paninibugho,” maliwa- 
nag na isang idolatrosong sagisag, sa pintuang-daan 
patungo sa templo. (Eze 8:3, 5) Dahil tinalikuran ng 
Juda ang bukod-tanging debosyon sa kaniya, nagni- 
ngas ang paninibugho ni Jehova laban sa kanila. 

Sinabi ng apostol na si Pablo sa mga Kristiyano: 
“Hindi kayo maaaring makibahagi sa ‘mesa ni Jeho- 
va” at sa mesa ng mga demonyo. O 'pinupukaw ba 
natin si Jehova sa paninibugho”? Hindi tayo mas 
malakas kaysa sa kaniya, hindi ba?” (1Co 10:21, 22; 
Deu 32:21) Itinawag-pansin niya na kung sinasadya 
ng isang Kristiyano na mamihasa sa kasalanan pag- 
katapos niyang tanggapin ang tumpak na kaalaman 
sa katotohanan, ang tanging maaasahan niya ay 
paghuhukom at isang “maapoy na paninibugho na 
lalamon doon sa mga sumasalansang.”--Heb 10: 
26, 27. 

Si Jesu-Kristo. Yamang mas matalik ang ka- 
ugnayan ng Anak ng Diyos sa kaniyang Ama kaysa 
sa sinupaman sa Kaniyang mga nilalang, at dahil hi- 
git siyang may kakayahang tumulad sa Kaniya at 
magsiwalat sa iba tungkol sa Kaniya, masasabi ni Je- 
sus: “Siya na nakakita sa akin ay nakakita rin sa 
Ama.” (Ju 14:9, Mat 11:27: Ju 1:18) Dahil dito, ang 
kaniyang sigasig at paninibugho para sa katuwiran 
at sa pangalan ng kaniyang Ama ay higit sa taglay 
ng lahat ng iba pa. (Heb 1:9, Aw 45:7) Sa lahat ng 
pagkakataon ay nag-uukol siya ng bukod-tanging 
debosyon kay Jehova. (Mat 4:10: Ju 8:29) Noong na- 
rito siya sa lupa, ang kaniyang puso ay nagningas 
sa sigasig, o sa paninibugho, dahil ang pangalan 
ni Jehova ay sinisiraang-puri ng maibigin-sa-sala- 
ping mga mangangalakal sa templo. (Ju 2:13-17) 
Kung paanong tinupad niya roon ang hula sa Awit 
69:9, “Inuubos ako ng sigasig para sa iyong bahay,” 
makatitiyak din ang kaniyang mga tagasunod na 


MAPANIBUGHUIN, PANINIBUGHO 


magpapakita siya ng sigasig upang lubusang itatag 
ang walang-hanggang katuwiran, katarungan, at 
paggalang sa pangalan at soberanya ni Jehova bi- 
lang katuparan ng hula sa Awit 45:3-6. 

Ang mga Mananamba ng Diyos na may Bu- 
kod-tanging Debosyon. Ang lahat ng naging tu- 
nay na mananamba ng Diyos ay nagpakita ng sigasig 
sa paglilingkod sa kaniya at ng paninibugho para sa 
kaniyang pangalan. Ang propetang si Elias, na guma- 
wa ng makapangyarihang mga gawa upang maiba- 
ling ang marami sa Israel mula sa huwad na pagsam- 
ba tungo sa pagsamba kay Jehova, ay nagsabi: “Lubos 
akong naging mapanibughuin para kay Jehova na 
Diyos ng mga hukbo.” (1Ha 19:10, 14) Nagpakita si Pi- 
nehas ng debosyong nakalulugod sa Diyos at dahil sa 
kaniyang sigasig ay nailigtas niya ang Israel mula sa 
pagkalipol nang patayin niya ang isang pinuno ng Is- 
rael na nagparumi sa kampo nang magpasok ito roon 
ng maruming pagsamba kay Baal na may kasamang 
pagsamba sa ari ng lalaki. Ito ay sa dahilang, bilang 
isang Israelita at saserdote, ‘hindi pinahintulutan ni 
Pinehas na magkaroon ng kaagaw’ si Jehova.---Bil 
25:11, ihambing ang 2Ha 10:16. 

Ang kongregasyong Kristiyano ay dapat magban- 
tay taglay ang gayunding paninibugho, upang wa- 
lang maruming bagay ang sumibol bilang isang 
“ugat na nakalalason” na lilikha ng kaguluhan at 
magpaparungis sa marami. (Heb 12:15) Kung may 
sinumang tiwali na makapupuslit sa loob at magta- 
tangkang magparungis sa iba, ang kongregasyon ay 
dapat na "magpakita ng kasigasigan, anupat pinawa- 
walang-sala ang sarili nito sa harap ni Jehova taglay 
ang pagkagalit at sigasig. Dapat nilang “alisin ang 
taong balakyot mula sa gitna nila.'--1Co 5:4, 5, 13, 
2Co 7:11, 12. 

Dahil dito, ang mga Kristiyano ay kailangang 
magpakita ng “makadiyos na paninibugho” alang- 
alang sa mga kapuwa Kristiyano. Samakatuwid nga, 
dapat silang maging maningas sa pagnanais na ga- 
win ang lahat ng magagawa nila sa pagtulong sa 
isa't isa na mag-ingat ng bukod-tanging debosyon 
sa Diyos at manatiling masunurin kay Kristo. Iniha- 
lintulad ng apostol na si Pablo ang kaniyang espiri- 
tuwal na mga kapatid sa isang birheng ipinakipagti- 
pan kay Kristo bilang Kaniyang kasintahang babae 
na mapapangasawa. May-paninibugho niya silang 
ipinagsanggalang upang maingatan silang walang 
dungis para kay Kristo. (2Co 11:2, ihambing ang 
Apo 19:7, 8.) Ang kaniyang sigasig para sa kanila ay 
ipinahihiwatig ng maraming kapahayagan sa mga 
liham niya sa kongregasyon sa Corinto at sa mga iba 
pa. At ang paninibugho naman ni Kristo mismo 
para sa kaniyang “kasintahang babae” (Apo 21:9) 
ay makikita sa kaniyang matitinding pananalita sa 
mga kongregasyon gaya ng nakaulat sa Apocalipsis, 
kabanata 1 hanggang 3. 


304 


Pagpukaw sa paninibugho sa wastong para- 
an. Pinagpakitaan ni Jehova ng awa ang ban- 
sang Israel nang ang Mesiyas ay itakwil ng lahat, 
maliban ng isang nalabi. Ang nalabi ng nananam- 
palatayang mga Judio ang naging pasimula ng kon- 
gregasyong Kristiyano, naroon na ngayon ang pa- 
bor ni Jehova sa halip na sa itinakwil na bansang 
Judio. Ipinakita ni Jehova ang pagbabagong ito sa 
pakikitungo sa pamamagitan ng mga tanda at mga 
palatandaan at makapangyarihang mga gawa. (Heb 
2:3, 4) Binuksan niya ang daan upang ang mga 
Gentil ay tumanggap ng kaniyang pabor. Ngunit 
hindi niya lubusang 'pinagsarhan ng pinto" ang Is- 
rael. Gaya ng itinatawag-pansin ng Kasulatan: “Na- 
tisod ba sila [ang lahat ng mga Israelita] kung kaya 
sila tuluyang nabuwal? Huwag nawang mangyari 
iyan! Ngunit dahil sa kanilang maling hakbang ay 
may kaligtasan ang mga tao ng mga bansa, upang 
pukawin sila sa paninibugho.” (Ro 11:11) Maraming 
siglo bago nito, iyon ang sinabi ni Jehova na kani- 
yang gagawin, na nagbunga naman ng kaligtasan 
para sa ilan. (Deu 32:21, Ro 10:19) Palibhasa'y ma- 
rubdob na hinahangad ng apostol na si Pablo ang 
ikabubuti ng kaniyang mga kapuwa Israelita, sinu- 
nod niya ang simulaing ito, na sinasabi: “Yamang 
ako, sa katunayan, ay isang apostol sa mga bansa, 
niluluwalhati ko ang aking ministeryo, kung sa anu- 
mang paraan ay magagawa kong pukawin sa pani- 
nibugho yaong mga sarili kong laman at mailigtas 
ang ilan sa kanila.”--Ro 11:13, 14; 10:1. 

Maling Sigasig. Maaaring taimtim ang isang 
tao sa kaniyang sigasig, o paninibugho, para sa 
isang partikular na adhikain ngunit maaaring mali 
iyon at di-kalugud-lugod sa Diyos. Ganiyan ang 
marami sa mga Judio noong unang siglo. Sinikap 
nilang magkamit ng katuwiran sa pamamagitan 
ng sarili nilang mga gawa sa ilalim ng Kautusang 
Mosaiko. Ngunit ipinakita ni Pablo na ang kanilang 
sigasig ay mali dahil sa kawalan ng tumpak na 
kaalaman. Kaya naman hindi nila tinanggap ang 
tunay na katuwiran na nagmumula sa Diyos. Kaila- 
ngan nilang makita ang kanilang kamalian at kaila- 
ngan silang bumaling sa Diyos sa pamamagitan 
ni Kristo upang tumanggap sila ng katuwiran at 
kalayaan mula sa paghatol ng Kautusan. (Ro 10:1- 
10) Si Saul ng Tarso ay isa sa gayong uri ng mga 
tao yamang labis-labis noon ang kaniyang sigasig 
para sa Judaismo, anupat kaniyang “pinag-uusig 
ang kongregasyon ng Diyos at winawasak iyon.” 
Ubod-ingat niyang tinutupad ang Kautusan bilang 
“isa na napatunayang walang kapintasan.” (Gal 1: 
13, 14: Fil 3:6) Gayunman, mali ang kaniyang pani- 
nibugho para sa Judaismo. Ngunit dahil taimtim 
ang kaniyang puso, pinagpakitaan siya ni Jehova ng 
di-sana-nararapat na kabaitan sa pamamagitan ni 


305 


Kristo anupat ibinaling Niya siya sa tunay na pag- 
samba.--ITi 1:12, 13. 

Paninibugho at Inggit. Ang isang taong may 
di-wastong paninibugho ay naghihinala sa iba nang 
walang sapat na dahilan o naghihinanakit kapag ibi- 
nigay sa iba yaong iniisip niyang dapat na sa kani- 
ya ibinigay. Ang isang taong mainggitin naman, 
dahil sa pagiging di-kontento, ay nagnanasa o nag- 
iimbot sa mabuting kalagayan at mga tagumpay ng 
iba. Kadalasan, mula sa konteksto ay matitiyak kung 
sa anong diwa ginagamit sa Bibliya ang mga sali- 
tang Hebreo na karaniwang isinasalin bilang “mapa- 
nibughuin” o “paninibugho” at kung minsan ay “ing- 
git.” Totoo rin ito kung tungkol sa salitang Griego 
para sa “paninibugho,” bagaman ang wikang Griego 
ay mayroon ding hiwalay na salita, phtho'nos, para 
sa “inggit.” 

Sa kongregasyon ng Corinto noong unang siglo, 
may nakapasok na ambisyosong mga tao na nagtu- 
tuon ng pansin sa kanilang sarili, naghahambog 
tungkol sa mga tao, at lumilikha ng hidwaan sa 
kongregasyon. Ang kongregasyon ay nahati-hati sa 
mga paksiyon na may-paninibughong nananalig, 
dumadakila, at sumusunod sa mga tao. Itinawag- 
pansin ni Pablo na ang gayong paninibugho ay ma- 
kalaman, hindi espirituwal. (1Co 3:3: 2Co 12:20) Ipi- 
naliwanag niya na ang makadiyos na pag-ibig ay 
hindi mapanibughuin sa di-wastong paraan, kundi 
sa halip, ito ay nagtitiwala at umaasa, anupat la- 
ging kumikilos para sa kapakanan ng iba.--1Co 13: 
4, 5, 7. 

Ang uri ng paninibugho na tinuligsa ni Pablo sa 
kongregasyon ng Corinto ay hindi matuwid. Hindi 
ito ukol sa kapakanan ng bukod-tanging debosyon 
kay Jehova. Sa halip, ito ay isang anyo ng idolatriya 
at nagmumula sa mga demonyo, at sanhi ito ng ing- 
git at hidwaan. Paulit-ulit na nagbababala ang Bibli- 
ya laban dito, anupat ipinakikitang nakaaapekto ito 
sa mismong puso. Ang kapatid sa ina ni Jesus na si 
Santiago ay sumulat: “Kung kayo ay may mapait na 
paninibugho at hilig na makipagtalo sa inyong mga 
puso, huwag kayong magyabang at magsinungaling 
laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan 
na bumababa mula sa itaas, kundi yaong makalu- 
pa, makahayop, makademonyo. Sapagkat kung saan 
may paninibugho at hilig na makipagtalo, naroon 
ang kaguluhan at bawat buktot na bagay."—San 
3:14-16; Ro 13:13; Gal 5:19-21. 

Ang maling uri ng paninibugho ay may masa- 
mang epekto sa pisikal na kalusugan ng isa, sapag- 
kat “ang pusong mahinahon ay buhay ng kata- 
wan, ngunit ang paninibugho ay kabulukan ng mga 
buto.” (Kaw 14:30) Ang paninibugho ay resulta ng 
pagkikimkim ng hinala o hinanakit. Maaari itong 
maging higit na mapaminsala kaysa sa pagnganga- 
lit o galit sapagkat maaaring mas malalim ang pag- 


MAPANIBUGHUIN, PANINIBUGHO 


kakaugat nito, mas nagtatagal at pabalik-balik, at 
mas mahirap pahupain. Kadalasan, binabale-wala 
nito ang matinong pag-iisip. (Kaw 27:4) At dahil sa 
paninibugho ng isang lalaki na makatuwiran la- 
mang na magngalit sa isa na nangalunya sa kani- 
yang asawa, siya ay hindi tatanggap ng anumang 
pagdadahilan o pantubos!---Kaw 6:32-35. 

Ang maling uri ng paninibugho ay maaaring 
umakay sa isang tao na magkasala sa Diyos, gaya 
ng ginawa ng sampung kapatid sa ama ni Jose. (Gen 
37:11; Gaw 7:9) Maaari itong humantong sa kama- 
tayan ng isang indibiduwal at ng iba pa na nasa- 
sangkot, gaya ng nangyari kina Datan at Abiram at 
sa mga miyembro ng kanilang mga sambahayan. 
(Aw 106:16, 17) Mas malala pa rito, dahil sa panini- 
bugho, ang di-sumasampalatayang mga Judio ay 
gumawa ng malulubhang krimen laban sa mga 
apostol, bukod pa sa pamumusong at tangkang pag- 
paslang.--Gaw 13:45, 50; 14:19. 

Paninibugho ng Asawa. Mabuti ang panini- 
bugho ng isang tao sa kaniyang asawa kung ito 
ay wastong paninibugho, samakatuwid nga, sigasig 
para sa kapakanan at kabutihan ng kabiyak. Ngunit 
ang di-wastong paninibugho, o paghihinala nang 
walang saligan, ay mali at di-maibigin, at maaari 
itong makasira sa pag-aasawa.--1Co 13:4, 7. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, may probisyon 
para sa mga kaso ng paninibugho kung pinaghihi- 
nalaan ng asawang lalaki ang kaniyang asawang ba- 
bae ng lihim na pangangalunya. Kung wala ang 
kahilingang dalawang saksi na magpapatunay sa 
akusasyon upang makakilos ang mga taong hukom 
at mailapat nila ang hatol na kamatayan, itinakda 
ng Kautusan na ang mag-asawa ay dapat humarap 
sa kinatawan ni Jehova, ang saserdote. Ang pagkilos 
na ito ay katumbas ng paghiling kay Jehova na ibi- 
gay ang kaniyang hatol, yamang siya ang nakaba- 
batid ng buong katotohanan. Kung nangalunya ang 
babae, tatanggapin nito, bilang tuwirang kaparusa- 
han mula kay Jehova, ang pagkawala ng kakayahan 
nitong magkaanak. Ngunit kung walang saligan ang 
paninibugho ng asawang lalaki, dapat niyang kilala- 
nin na walang pagkakasala ang kaniyang asawa sa 
pamamagitan ng pagsiping niya rito upang ito ay 
magkaanak.---Bil 5:11-31. 

Binababalaan ang mga Lingkod ng Diyos La- 
ban sa Pagpapaligsahan. Ang pagpapaligsahan 
o kompetisyon, na karaniwang-karaniwan sa kasa- 
lukuyang sistema ng mga bagay, ay hindi narara- 
pat. Ang manunulat ng aklat ng Eclesiastes ay nag- 
sabi: “Nakita ko mismo ang lahat ng pagpapagal at 
ang lahat ng kahusayan sa paggawa, na iyon ay 
nagbubunga ng pagpapaligsahan [sa Heb., qin-ath'] 
sa isa't isa, ito rin ay walang kabuluhan at paghaha- 
bol sa hangin.”---Ec 4:4; ihambing ang Gal 5:26. 


MAPAPAIT NA GULAY 


Kung ang lingkod ng Diyos ay mapanibughuin sa 
mga tagumpay, mga pag-aari, o mga nagagawa ng 
iba, maaaring tubuan siya ng inggit at kaimbu- 
tan, anupat baka mainggit pa nga siya sa mga ta- 
ong masasama ngunit nananagana. Nagbababala 
ang Kasulatan laban dito, bagaman sa wari'y mata- 
gal silang nananagana, tatanggap sila ng mabilis 
na paghatol sa takdang panahon ng Diyos, gaya 
ng nasusulat: “Huwag kang mag-init dahil sa mga 
manggagawa ng kasamaan. Huwag kang mainggit 
sa mga gumagawa ng kalikuan. Sapagkat gaya ng 
damo ay mabilis silang malalanta.” (Aw 37:1, 2) 
Ang pagkainggit sa mga tulad nila ay maaaring 
umakay sa isang tao na tularan ang kanilang mara- 
rahas na lakad, na karima-rimarim kay Jehova. 
--Kaw 3:31, 32, 23:17, 24:1, 19, ihambing ang Aw 
73:2, 3, 17-19, 21-23. 


MAPAPAIT NA GULAY |sa Heb., mero- 
rim]. Kasama ng inihaw na kordero at tinapay na 
walang lebadura, ang mga Israelita ay dapat ku- 
main ng mapapait na gulay o mga yerba sa gabi ng 
Paskuwa (Exo 12:8), at nagpatuloy ito bilang kaa- 
yusan sa lahat ng pagdiriwang ng Paskuwa sa hi- 
naharap. (Bil 9:11) Walang espesipikong binanggit 
hinggil sa uri o mga uri ng mapapait na gulay. Lu- 
militaw na ang mapapait na gulay ay nilayong 
magpaalaala sa mga Israelita ng kanilang mapait 
na karanasan noong panahon ng pagkaalipin nila 
sa Ehipto. 

Ang gayunding terminong Hebreo (merorrim) 
ay lumilitaw sa Panaghoy 3:15 at kadalasang isina- 
saling “kapaitan,” o “mapapait na bagay,” bagaman 
iminumungkahi ng ilan ang “mapapait na yerba 
(o gulay)” bilang isang angkop na salin upang tu- 
mugma sa binanggit na ahenho sa bersikulo ring 
iyon. 


MARA [Mapait]. Mara ang pangalang iminung- 
kahi ng balo ni Elimelec na itawag sa kaniya upang 
ipahayag ang kapaitang dinanas niya dahil sa pag- 
kamatay ng kaniyang asawa at mga anak na sina 
Mahalon at Kilion. Umalis si Noemi sa Betlehem na 
may asawa at dalawang anak (Ru 1:1, 2), ngunit bu- 
malik siya mula sa Moab na isang malungkot at wa- 
lang-anak na balo. Noong panahong iyon, ang kani- 
yang matatagal nang mga kaibigan, ang mga babae 
sa Betlehem, ay nagtanong: “Ito ba si Noemi?” Palib- 
hasa'y namimighati pa rin, tumugon siya: “Huwag 
ninyo akong tawaging Noemi [nangangahulugang 
“Ang Aking Kaigayahan”]. Tawagin ninyo akong 
Mara [nangangahulugang “Mapait”], sapagkat lubha 
akong pinapait ng Makapangyarihan-sa-lahat. Puno 
ako nang ako ay umalis, at wala akong dala nang 
pabalikin ako ni Jehova.”--Ru 1:19-21. 


306 


MARAH  [Kapaitan]. Isa sa mga unang pinag- 
kampuhan ng Israel sa Peninsula ng Sinai. Pina- 
nganlan itong “Marah” dahil sa mapait na tubig na 
matatagpuan dito. (Exo 15:23, Bil 33:8) Bagaman 
katatapos pa lamang silang iligtas mula sa mga 
Ehipsiyo sa Dagat na Pula, ang mga Israelita ay 
nagbulung-bulungan dahil sa kawalan ng pana- 
nampalataya nang hindi nila mainom ang tubig sa 
Marah. Nang maglaon, ayon sa utos ni Jehova, si 
Moises ay naghagis ng punungkahoy sa tubig, at 
ang tubig ay tumamis. Hindi binabanggit ng Bibli- 
ya kung anong uri ng punungkahoy ito, kaya na- 
man walang saligan para matukoy ito. Sabihin pa, 
maaaring itinuro ni Jehova si Moises sa isang pu- 
nungkahoy na may natural na mga sangkap na 
nagpapatamis ng tubig. Gayunpaman, hindi na ka- 
ilangan pang humanap ng makasiyentipiko o likas 
na paliwanag hinggil dito, yamang ang pagbuti 
ng tubig ay walang alinlangang makahimala.---Exo 
15:23-25, ihambing ang 2Ha 2:19-22, 4:38-41. 

Ginamit ni Jehova ang mga kalagayan sa Marah 
upang subukin ang pananampalataya ng mga Isra- 
elita sa kakayahan niyang pangalagaan sila. Ang 
masamang tubig ay makapagdudulot ng sakit. (2Ha 
2:19) Kaya naman, inilalarawan ng pagpapatamis sa 
tubig ang kakayahan ni Jehova na ingatan ang mga 
Israelita mula sa mga karamdamang naranasan ng 
mga Ehipsiyo. Ito ang “tuntunin” na itinuro ni Jeho- 
va sa mga Israelita: Kung susunod sila sa kaniya bi- 
lang kanilang Diyos, hindi sila dadapuan ng mga ka- 
ramdamang inilagay niya sa mga Ehipsiyo.---Exo 
15:25, 26. 

Karaniwang ipinapalagay na ang Marah ay ang 
‘Ein Hawwara na 80 km (50 mi) sa TTS ng makaba- 
gong Suez, mga ilang kilometro lamang papaloob 
mula sa Dagat na Pula. 


MARCOS. Ang Romanong huling pangalan ng 
anak ni Maria ng Jerusalem. Ang kaniyang panga- 
lang Hebreo ay Juan, nangangahulugang “Si Jehova 
ay Nagpakita ng Lingap, Si Jehova ay Nagmagan- 
dang-loob.” (Gaw 12:12, 25) Si Marcos ay pinsan ni 
Bernabe, naging kasama siya sa paglalakbay ni 
Bernabe at ng iba pang sinaunang mga misyone- 
rong Kristiyano, at kinasihan siya upang isulat ang 
Ebanghelyo na nagtataglay ng kaniyang sariling 
pangalan. (Col 4:10) Si Marcos ang Juan Marcos na 
binanggit sa aklat ng Mga Gawa at ang Juan ng 
Gawa 13:5, 13. 

Lumilitaw na siya ay isa sa mga unang mana- 
nampalataya kay Kristo. Ang tahanan ng kaniyang 
ina ay ginamit bilang isang dako ng pagsamba ng 
sinaunang kongregasyong Kristiyano, na maaaring 
nangangahulugan na kapuwa siya at si Marcos ay 
naging mga tagasunod ni Jesus bago namatay si 


307 


Kristo. (Gaw 12:12) Yamang si Marcos lamang ang 
bumabanggit ng bahagyang nadaramtang kabata- 
ang lalaki na tumakas noong gabi ng pagkakanulo 
kay Jesus, may dahilan upang maniwalang si Mar- 
cos mismo ang kabataang lalaking iyon. (Mar 14:51, 
52) Kaya malamang na si Marcos ay naroroon nang 
ibuhos ang banal na espiritu sa mga 120 alagad ni 
Kristo noong Pentecostes 33 C.E.--Gaw 1:13-15, 
2:1-4. 

Pagkatapos nilang maisakatuparan ang tulong bi- 
lang paglilingkod sa Jerusalem, sina Bernabe at Saul 
(Pablo) ay “bumalik at isinama nila si Juan, ang may 
huling pangalang Marcos.” Lumilitaw na si Marcos 
ay nagsilbi bilang kanilang tagapaglingkod, marahil 
ay nag-aasikaso ng kanilang pisikal na mga panga- 
ngailangan habang naglalakbay sila. (Gaw 12:25; 
13:5) Sa isang di-isiniwalat na dahilan, nang duma- 
ting sila sa Perga sa Pamfilia, “si Juan [Marcos] 
ay humiwalay sa kanila at bumalik sa Jerusalem.” 
(Gaw 13:13) Nang maglaon, nang naghahanda si Pa- 
blo sa kaniyang ikalawang paglalakbay bilang mi- 
syonero, bagaman determinado si Bernabe na isama 
si Marcos, “hindi iniisip ni Pablo na wastong isama 
nila ang isang ito, yamang humiwalay ito sa kanila 
mula sa Pamfilia at hindi sumama sa kanila sa ga- 
wain.” “Isang matinding pagsiklab ng galit” ang su- 
munod, at sila ay naghiwalay: isinama ni Berna- 
be si Marcos patungong Ciprus at isinama naman 
ni Pablo si Silas patungong Sirya at Cilicia.---Gaw 
15:36-41. 

Gayunman, ilang panahon pagkatapos nito, anu- 
mang hidwaan ang namagitan kina Pablo, Bernabe, 
at Marcos ay maliwanag na naayos na, sapagkat si 
Marcos ay kasama ni Pablo sa Roma at nakiisa sa ka- 
niya sa pagpapadala ng mga pagbati sa mga Kristi- 
yanong taga-Colosas (mga 60-61 C.E.). Maganda 
ang pagkakatukoy sa kaniya ni Pablo, sa pagsasa- 
bing: “Si Aristarco na aking kapuwa bihag ay nagpa- 
padala sa inyo ng kaniyang mga pagbati, at ga- 
yundin si Marcos na pinsan ni Bernabe, (na may 
kinalaman sa kaniya ay tumanggap kayo ng mga 
utos na tanggapin siya kung sakaling paririyan siya 
sa inyo).” (Col 4:10) Si Marcos ay kabilang din sa 
mga binanggit ni Pablo na nagpadala ng mga pag- 
bati kay Filemon nang sulatan ito ng apostol mula 
sa Roma (mga 60-61 C.E. rin). (Flm 23, 24) Nang 
maglaon (mga 65 C.E.), noong si Pablo ay muling 
nabilanggo sa Roma, espesipikong hiniling niya kay 
Timoteo na “kunin mo si Marcos at isama mo siya, 
sapagkat kapaki-pakinabang siya sa akin sa pagli- 
lingkod.”--2Ti 4:11. 

Si Juan Marcos ay nakasama rin ni Pedro sa Babi- 
lonya, sapagkat binanggit siya na nagpadala ng mga 
pagbati sa unang liham ng apostol (isinulat mga 62- 
64 C.E.). Tinawag siya ni Pedro na “Marcos na aking 


MARCOS, MABUTING BALITA AYON KAY 


anak,” marahil ay nagpapahiwatig ng matibay na 
buklod ng Kristiyanong pagmamahal na umiral sa 
pagitan nila. (1Pe 5:13, ihambing ang 1Ju 2:1, 7.) Sa 
gayon, si Marcos, na minsang naging sanhi ng suli- 
ranin, ay nagtamo ng papuri at pagtitiwala ng mga 
prominenteng lingkod ng Diyos at nagtamasa ng 
mas malaking pribilehiyo ng pagiging kinasihan 
upang isulat ang isang ulat ng ministeryo ni Jesus. 
--Tingnan ang Juan Blg. 4: MARCOS, MABUTING BALI- 
TA AYON KAY. 


MARCOS, MABUTING BALITA AYON 
KAY. Ang kinasihan-ng-Diyos na rekord ng mi- 
nisteryo ni Jesu-Kristo na isinulat ni Juan Marcos. 
Ang ulat na ito ng “mabuting balita tungkol kay 
Jesu-Kristo” ay nagsisimula sa gawain ng tagapag- 
pauna ni Kristo, si Juan na Tagapagbautismo, at 
nagtatapos sa isang ulat ng mga pangyayaring na- 
uugnay sa pagkabuhay-muli ni Jesus. Samakatu- 
wid, sumasaklaw ito sa panahon mula sa tagsibol ng 
29 hanggang sa tagsibol ng 33 C.E.---Mar 1:1. 

Ang Ebanghelyong ito, ang pinakamaikli sa apat, 
ay isang mabilis at deskriptibong rekord ng mi- 
nisteryo ni Jesu-Kristo bilang ang mapaghimalang 
Anak ng Diyos. Malimit gamitin dito ang mga sali- 
tang “kaagad” o “karaka-raka.” (Mar 1:10, 12, 18, 21, 
29) Halos pantay ang pagkakahati ng ulat sa pagi- 
tan ng pag-uusap at ng aksiyon. 

Pinagkunan ng Impormasyon. Ipinakikita ng 
sinaunang tradisyon na si Pedro ang naglaan ng sa- 
ligang impormasyon para sa Ebanghelyo ni Marcos, 
at kasuwato ito ng bagay na si Marcos ay kasama ni 
Pedro sa Babilonya. (1Pe 5:13) Ayon kay Origen, isi- 
nulat ni Marcos ang kaniyang Ebanghelyo “alinsu- 
nod sa mga tagubilin ni Pedro.” (The Ecclesiastical 
History, Eusebius, VI, xXv, 3-7) Sa kaniyang akdang 
“Against Marcion” (IV, v), sinabi ni Tertullian na ang 
Ebanghelyo ni Marcos ay “masasabing talagang kay 
Pedro, na ang interprete ay si Marcos.” (The Ante- 
Nicene Fathers, Tomo III, p. 350) Inilahad ni Euse- 
bius ang pananalita ni “Juan na presbitero” gaya ng 
pagkakasipi ni Papias (mga 140 C.E.): “At ganito ang 
sinasabi noon ng Presbitero, ‘Si Marcos ay naging 
interprete ni Pedro at may-katumpakan niyang isi- 
nulat ang lahat ng natatandaan niya, hindi nga 
ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga bagay na si- 
nabi o ginawa ng Panginoon. . .. Hindi naman mali 
ang ginawa ni Marcos sa pagsulat nang gayon sa 
isahang mga punto ayon sa natatandaan niya. Sa- 
pagkat may isang bagay na binigyan niya ng pan- 
sin, na huwag kaligtaan ang anumang narinig niya 
at huwag maglagay ng maling mga pananalita sa 
mga iyon.” "--The Ecclesiastical History, Ill, XXXIX, 
12-16. 

Maliwanag na si Juan Marcos ay may iba pang mga 
pinagkunan ng impormasyon. Yamang nagtitipon 


MARCOS, MABUTING BALITA AYON KAY 


noon sa tahanan ng kaniyang ina ang unang mga 
alagad ni Jesus (Gaw 12:12), tiyak na may kakilala si 
Marcos na iba pang mga tao, bukod kay Pedro, na lu- 
bos na nakakakilala kay Jesu-Kristo, mga indibidu- 
wal na nakakita sa pagsasagawa Niya ng Kaniyang 
gawain at nakarinig sa Kaniyang pangangaral at 
pagtuturo. Dahil malamang na siya ang “kabataang 
lalaki” na tinangkang dakpin ng mga umaresto kay 
Kristo ngunit “tumakas na hubad,” lumilitaw na si 
Marcos mismo sa paanuman ay nagkaroon ng per- 
sonal na pakikipag-ugnayan kay Jesus.--Mar 14: 
51, 52. 

Maliwanag na Isinulat Para sa mga Di-Judio. 
Bagaman ang mabuting balita ayon kay Marcos ay 
magiging kawili-wili at kapaki-pakinabang para sa 
mga mambabasang Judio, lumilitaw na hindi ito es- 
pesipikong isinulat para sa kanila. Waring panguna- 
hin itong isinulat para sa mga mambabasang di- 
Judio, lalo na sa mga taga-Roma. Ang pagiging 
maikli at tahasan nito ay itinuturing na partikular 
na angkop sa kaisipan ng mga mambabasang taga- 
Roma. Ang mga terminong Latin ay tinutumbasan 
kung minsan ng transliterasyon tungo sa Griego, 
gaya nang gamitin ang salitang Griego na praito'ri- 
on para sa terminong Latin na praetorium. (Mar 15: 
16, Int) Gayundin, ang salitang Griego na ken-ty- 
ri'on ay ginamit para sa salitang Latin na centurio, 
isang opisyal na namamahala sa isang daang kawal. 
--Mar 15:39, Int. 

Ang ulat ay naglalaman ng mga paliwanag na 
hindi na kakailanganin pa ng mga mambabasang 
Judio. Sinasabi nito na ang Jordan ay isang ilog at 
na makikita ang templo mula sa Bundok ng mga 
Olibo. (Mar 1:5: 13:3) Binabanggit nito na ang mga 
Pariseo ay nagsasagawa ng “pag-aayuno” at na ang 
mga Saduceo ay “nagsasabing walang pagkabuhay- 
muli.” (2:18; 12:18) Ipinaliliwanag din ng Ebanghel- 
yong ito na ang hayop na Pampaskuwa ay inihahain 
sa “unang araw ng mga tinapay na walang pampa- 
alsa” at na ang “Paghahanda” ay “ang araw bago ang 
sabbath.”--14:12, 15:42. 

Bagaman karaniwan nang hindi kailangang ipali- 
wanag ang mga terminong Semitiko para sa mga 
mambabasang Judio sa pangkalahatan, ang Ebang- 
helyo ni Marcos ay naglalaan ng maraming gayong 
paliwanag. Ibinigay ang kahulugan ng “Boanerges” 
(“Mga Anak ng Kulog"), “Talita kumi” (“Dalagita, si- 
nasabi ko sa iyo, Bumangon ka!”), “korban” (“isang 
kaloob na inialay sa Diyos"), at “Eli, Eli, lama sabak- 
tani?” (“Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabaya- 
an?").--Mar 3:17; 5:41; 7:11, 15:34. 

Panahon at Lugar ng Pagsulat. Ayon sa si- 
naunang tradisyon, ang Ebanghelyo ni Marcos ay 
unang inilabas sa Roma, anupat pinatotohanan ito 
ng sinaunang mga manunulat gaya nina Clemente, 
Eusebius, at Jerome. Si Marcos ay nasa Roma noong 


308 


panahon ng unang pagkakabilanggo roon ni Pablo. 
(Col 4:10; Flm 1, 23, 24) Nang maglaon, kasama siya 
ni Pedro sa Babilonya. (1Pe 5:13) Pagkatapos, noong 
panahon ng ikalawang pagkakabilanggo ni Pablo sa 
Roma, hiniling ni Pablo kay Timoteo na pumaroon 
sa kaniya sa lalong madaling panahon at isama si 
Marcos. (2Ti 4:11) Malamang na bumalik si Marcos 
sa Roma noong panahong iyon. Yamang hindi bina- 
banggit ang pagkawasak ng Jerusalem bilang katu- 
paran ng hula ni Jesus, lumilitaw na isinulat ni 
Marcos ang kaniyang ulat bago maganap ang pang- 
yayaring iyon noong 70 C.E. Ang pagkanaroroon 
niya sa Roma nang minsan, posible na dalawang be- 
ses pa nga, noong mga taong 60-65 C.E. ay nagpa- 
pahiwatig na maaaring doon natapos ni Marcos ang 
kaniyang Ebanghelyo noong mga taong iyon. 

Ilang Namumukod na Katangian ng Ulat ni 
Marcos. Bagaman sa kalakhan ay sumaklaw si 
Marcos ng materyal na kahawig niyaong kina Mateo 
at Lucas, naglaan din siya ng mga suplementaryong 
detalye. Binibigyang-liwanag ng ilan sa mga ito 
kung ano ang nadama ni Jesus tungkol sa ilang ba- 
gay. “Napighati siya dahil sa pagkamanhid ng mga 
puso" ng mga taong tumutol sa pagpapagaling niya 
ng isang lalaki na may tuyot na kamay sa panahon 
ng Sabbath. (Mar 3:5) Nang hindi malugod na tang- 
gapin si Jesus ng mga tao sa kaniyang sariling teri- 
toryo, “siya ay nagtaka sa kanilang kawalan ng 
pananampalataya.” (6:6) At siya'y “nakadama ng 
pag-ibig” sa mayamang binata na nagtanong kung 
ano ang mga kahilingan upang matamo ang buhay 
na walang hanggan.--- 10:21. 

Ang isa pang natatangi sa ulat ni Marcos ay ang 
ilang detalye may kinalaman sa katapusan ng bu- 
hay ni Jesus sa lupa. Iniulat niya na noong litisin si 
Jesus, hindi nagkakasuwato ang mga bulaang saksi. 
(Mar 14:59) Ang lalaking nagdaraan na pinilit mag- 
lingkod upang bumuhat ng pahirapang tulos ni Je- 
sus ay si Simon ng Cirene, “ang ama nina Alejandro 
at Rufo.” (15:21) At iniulat ni Marcos na tiniyak ni Pi- 
lato na patay na si Jesus bago niya pinahintulutan si 
Jose ng Arimatea na kunin ang katawan upang ma- 
ilibing.--- 15:43-45. 

Ang isa sa apat na ilustrasyon ni Jesus na masu- 
sumpungan sa Ebanghelyo ni Marcos ay natatangi 
sa aklat na ito. (Mar 4:26-29) Bumabanggit ang ulat 
ng di-kukulangin sa 19 na himala na isinagawa ni 
Jesu-Kristo. Ang dalawa sa mga ito (ang pagpapa- 
galing sa isang lalaking bingi na may kapansanan 
din sa pagsasalita at sa isang lalaking bulag) ay ma- 
tatagpuan lamang sa Ebanghelyo ni Marcos.---Mar 
7:31-37, 8:22-26. 

Mga Pagtukoy sa Hebreong Kasulatan. Ba- 
gaman waring pangunahin nang sumulat si Marcos 
para sa mga taga-Roma, ang rekord na ito ay nagla- 
laman ng mga pagtukoy at mga pagsipi mula sa 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MARCOS 


Ang maikli at mabilis na ulat ni Marcos tungkol sa buhay ni 
Jesus, anupat ipinakikilala si Jesus bilang ang mapaghima- 
lang Anak ng Diyos 


Ito ang pinakamaikling Ebanghelyo, anupat ikatlong isinulat 
(mga 60-65 C.E.), maliwanag na para sa mga di-Judio 


Nagsagawa si Jesus ng isang puspusang kampanya 
ng pangangaral ng Kaharian 

Si Jesus ay binautismuhan at nagsimulang mangaral, “Ang 
kaharian ng Diyos ay malapit na” (1:9-11, 14, 15) 

Inanyayahan niya sina Simon, Andres, Santiago, at Juan na 
iwan ang hanapbuhay na pangingisda at maging kaniyang 
mga tagasunod (1:16-21) 

Pagkatapos na mangaral sa sinagoga sa Capernaum, na- 
ngaral siya sa buong Galilea (1:21, 22, 35-39) 

Si Levi, isang maniningil ng buwis, ay tumugon sa paanya- 
ya na maging tagasunod ni Jesus (2:14-17) 

Bumuo si Jesus ng isang pangkat ng 12 apostol na ma- 
ngangaral (3:13-19) 

Gumamit siya ng maraming ilustrasyon sa pagtuturo tungkol 
sa Kaharian ng Diyos upang yaon lamang mga karapat- 
dapat ang makakuha sa ganap na diwa ng sinasabi niya 
(4:1-34) 

Napaharap si Jesus sa kawalan ng pananampalataya saman- 
talang nagpapatotoo sa kaniyang sariling teritoryo (6:1-6) 
Pinag-ibayo ni Jesus ang gawaing pangangaral sa pamama- 

gitan ng pagsusugo sa kaniyang mga apostol (6:7-13) 

Ang kaniyang gawain ay umabot sa Fenicia at sa Decapolis 
(7:24, 31) 

Nagbagong-anyo si Jesus taglay ang kaluwalhatian ng Kaha- 
rian (9:1-8) 

Sa labas ng Jerusalem, inihula niya 'ang pagdating ng 
Anak ng tao taglay ang dakilang kapangyarihan at kalu- 
walhatian” (13:1-37) 

Ang mapaghimalang Anak ng Diyos 

Sa sinagoga sa Capernaum, pinalaya niya ang isang tao 
mula sa pag-ali ng demonyo, pagkatapos, pinagaling niya 
ang biyenang babae ni Simon gayundin ang maraming iba 
pa na may iba't ibang karamdaman (1:23-34, 40-42) 

Sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko, ipi- 
nakita ni Jesus ang kapangyarihan niya na magpatawad 
ng mga kasalanan (2:1-12) 


Ang mga maysakit na naghahanap ng lunas ay dumagsa 
mula sa lahat ng dako (3:1-12) 

Matapos pahupain ang bagyo sa Dagat ng Galilea, pinalayas 
niya ang mga demonyo mula sa isang lalaki at pinahintu- 
lutan niya silang pumasok sa isang kawan ng mga baboy 
(4:35-5:17) 

Pinagaling niya ang isang babaing inaagasan ng dugo at bi- 
nuhay niyang muli ang anak na babae ni Jairo (5:21-43) 
Pagkatapos magpakain ng 5,000 sa pamamagitan ng dala- 
wang isda at limang tinapay, si Jesus ay lumakad sa 
ibabaw ng Dagat ng Galilea na noo'y hinahampas ng ha- 

ngin (6:35-52) 

Pinalayas niya ang demonyo mula sa anak na babae 
ng isang babaing Sirofenisa at pinagaling niya ang 
isang lalaking bingi na may kapansanan sa pagsasalita 
(7:24-37) 


309 


Nagpakain siya ng 4,000 sa pamamagitan ng pitong tina- 
pay: sa Betsaida, pinanauli niya ang paningin ng isang 
lalaking bulag (8:1-9, 22-26) 

Mula sa isang pipi at binging batang lalaki, pinalayas ni 
Jesus ang isang demonyo na hindi mapaalis ng mga ala- 
gad: pinanauli niya ang paningin ng isang pulubing bulag 
sa Jerico (9:14-29: 10:46-52) 

Isinumpa niya ang isang puno ng igos, na nang maglaon 
ay nalanta (11:12-14, 20) 


Hindi nagtagumpay ang mga sumasalansang sa Anak 


ng Diyos 

Pagkatapos ng mga pagsisikap ni Satanas na tuksuhin si 
Jesus sa ilang, si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel 
(1:12, 13) 

Nang punahin si Jesus ng mga eskriba ng mga Pariseo da- 
hil sa pagkain niyang kasama ng mga maniningil ng bu- 
wis at mga makasalanan, sila ay pinasinungalingan ni 
Jesus (2:15-17) 

Nang maglaon, tumutol ang mga Pariseo sa pangingitil ng 
kaniyang mga alagad ng mga uhay ng butil sa panahon 
ng Sabbath at sa pagpapagaling ni Jesus sa panahon ng 
Sabbath, nakiisa sila sa mga Herodiano sa paghahangad 
na patayin siya (2:23-3:6) 

Buong-husay na pinasinungalingan ni Jesus ang akusasyon 
na nagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan 
ni Satanas (3:20-30) 


Pinugutan ng ulo ang tagapagpauna ni Jesus na si Juan 
na Tagapagbautismo, ngunit nagpatuloy si Jesus sa pag- 
tuturo (6:14-29, 34) 


Nagreklamo ang mga Pariseo at mga eskriba na winawa- 
lang-halaga ng mga alagad niya ang kanilang tradisyon 
tungkol sa paghuhugas ng mga kamay, inilantad ni Jesus 
ang kanilang pagpapaimbabaw at ipinaliwanag ang tunay 
na pinagmumulan ng karumihan (7:1-23) 


Tinanong ng mga Pariseo si Jesus tungkol sa diborsi- 
yo upang subukin siya, ngunit hindi sila nagtagumpay 
(10:1-12) 

Kinuwestiyon ng mga punong saserdote, mga eskriba, at 
matatandang lalaki ang awtoridad ni Jesus pagkatapos 
niyang linisin ang templo, ngunit napatahimik niya sila 
(11:15-18, 27-33) 

Inilahad niya ang talinghaga tungkol sa ubasan upang ilan- 
tad ang pagsalansang ng mga lider ng relihiyon sa kaloo- 
ban ng Diyos at ang layunin nilang patayin si Jesus: 
hinangad nilang dakpin siya ngunit natatakot sila sa pu- 
lutong (12:1-12) 


Tinanong ng mga Pariseo at mga Herodiano si Jesus kung 
tama bang magbayad ng mga buwis kay Cesar: nagharap 
ang mga Saduceo ng mahirap na tanong tungkol sa pag- 
kabuhay-muli. Pawang nabigo ang mga ito na hulihin si 
Jesus (12:13-27) 

Ipinagkanulo ni Hudas si Jesus, natisod ang mga alagad, 
inaresto si Jesus at hinatulan ng Sanedrin bilang narara- 
pat sa kamatayan, gayunpaman, inihula niya na “uupo 
siya sa kanan ng kapangyarihan at darating na kasama 
ng mga ulap sa langit” (14:1, 2, 10, 11, 17-21, 27-65) 

Ginipit si Pilato upang hatulan si Jesus ng kamatayan, si 
Jesus ay namatay sa tulos at inilibing (15:1-47) 


Ipinatalastas ng mga anghel ang pagkabuhay-muli ni Jesus 
(16:1-8) 


MARDOKEO 


Hebreong Kasulatan. Ang gawain ni Juan na Taga- 
pagbautismo ay ipinakikitang isang katuparan ng Isa- 
ias 40:3 at Malakias 3:1. (Mar 1:2-4) Masusumpungan 
din sa ulat ang ilang halimbawa na doo'y ikinapit, si- 
nipi, o tinukoy ni Jesus ang Hebreong Kasulatan. Ka- 
bilang sa mga ito: Ang paglilingkod sa Diyos nang 
hanggang salita lamang (Mar 7:6, 7: Isa 29:13), ang 
pagpaparangal sa mga magulang (Mar 7:10: Exo 
20:12: 21:17), ang paglalang sa lalaki at babae at ang 
pagtatatag ng pag-aasawa (Mar 10:6-9, Gen 1:27, 
2:24): ang iba't ibang utos (Mar 10:19, Exo 20:12-16, 
Lev 19:13), ang mga komento ni Jesus may kinalaman 
sa templo (Mar 11:17, Isa 56:7, Jer 7:11): ang panana- 
lita niya tungkol sa pagtatakwil sa kaniya (Mar 12:10, 
11, Aw 118:22, 23), ang mga salita ni Jehova kay 
Moises sa nagniningas na tinikang-palumpong (Mar 
12:26, Exo 3:2, 6); ang dalawang dakilang utos tung- 
kol sa pag-ibig (Mar 12:29-31, Deu 6:4, 5; Lev 19:18); 
ang makahulang mga salita ni Jehova sa Panginoon 
ni David tungkol sa pagsupil sa mga kalaban (Mar 
12:36, Aw 110:1); ang pangangalat ng mga alagad ni 
Jesus (Mar 14:27: Zac 13:7), ang pananalita ni Jesus 
tungkol sa pagpapabaya sa kaniya ng Diyos (Mar 
15:34, Aw 22:1), ang mga tagubilin niya sa isang ke- 
tongin na pinagaling (Mar 1:44, Lev 14:10, 11), at ang 
kaniyang makahulang pananalita may kinalaman sa 
kasuklam-suklam na bagay na sanhi ng pagkati- 
wangwang (Mar 13:14, Dan 9:27). 

Malinaw na ipinakikita ng mga pagtukoy ng ulat 
ni Marcos mula sa Hebreong Kasulatan na si Jesu- 
Kristo ay nagtiwala rito at na ginamit niya ang Ka- 
sulatang ito sa kaniyang ministeryo. Ang Ebanghel- 
yo ay naglalaan din ng saligan upang higit na 
makilala ang Anak ng tao, na “dumating, hindi 
upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at 
ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos na 
kapalit ng marami. ”---Mar 10:45. 

Mahaba at Maikling Konklusyon. [Inaakala 
ng ilan na ang Marcos 16:8, na nagtatapos sa mga 
salitang “at wala silang pinagsabihan ng anuman, 
sapagkat natatakot sila,” ay masyadong bitin upang 
maging orihinal na katapusan ng Ebanghelyong ito. 
Gayunman, hindi angkop ang palagay na iyan kung 
isasaalang-alang ang pangkalahatang istilo ni Mar- 
cos. Isa pa, sumasang-ayon ang mga iskolar na sina 
Jerome at Eusebius ng ikaapat na siglo na ang tunay 
na rekord ay nagwawakas sa mga salitang “sapag- 
kat natatakot sila.”--Jerome, liham 120, tanong 3, 
gaya ng inilathala sa Corpus Scriptorum Ecclesiasti- 
corum Latinorum, Vienna at Leipzig, 1912, Tomo LV, 
p. 481: Eusebius, “Ad Marinum,” I, gaya ng inilatha- 
la sa Patrologia Greeca, Paris, 1857, Tomo XXII, 
tud. 937. 

Maraming manuskrito at bersiyon ang nagdarag- 
dag ng isang mahaba o isang maikling konklusyon 
pagkatapos ng mga salitang ito. Ang mahabang 


310 


konklusyon (binubuo ng 12 talata) ay masusumpu- 
ngan sa Alexandrine Manuscript, Codex Ephraemi 
Syri rescriptus, at Codex Bezae Cantabrigiensis. Lu- 
militaw rin ito sa Latin na Vulgate, Curetonian Syri- 
ac, at Syriac na Peshitta. Ngunit wala ito sa Sinaitic 
Manuscript, Vatican Manuscript No. 1209, Sinaitic 
Syriac codex, at Armenian Version. Ang maikling 
konklusyon naman ang matatagpuan sa ilang mas 
huling manuskrito at bersiyon. Kapuwa mababasa 
sa Codex Regius ng ikawalong siglo C.E. ang dala- 
wang konklusyon, anupat ibinibigay muna ang mas 
maikli. Naglalakip ito ng isang nota sa bawat konklu- 
syon, na nagsasabing ang mga bahaging iyon ay gi- 
nagamit ng ilang grupo, bagaman maliwanag na 
hindi nito kinikilala ang alinman sa dalawa bilang 
mapananaligan. 

Sa pagkokomento sa mahaba at maikling konklu- 
syon ng Ebanghelyo ni Marcos, ang tagapagsalin ng 
Bibliya na si Edgar J. Goodspeed ay nagsabi: “Ang 
Maikling Konklusyon ay mas angkop na karugtong 
ng Marcos 16:8 kaysa sa Mahaba, ngunit ang alin- 
man sa mga ito ay hindi maituturing na orihinal na 
bahagi ng Ebanghelyo ni Marcos.”---The Goodspeed 
Parallel New Testament, 1944, p. 127. 


MARDOKEO. 

1. Isa na bumalik sa Jerusalem at Juda noong 
537 B.C.E. pagkatapos ng 70 taon ng pagkatapon sa 
Babilonya. (Ezr 2:1, 2) Si Mardokeo ay isang promi- 
nenteng Israelita at lider na tumulong kay Zeruba- 
bel at kinilala sa unang pagkakatala sa talaangka- 
nan ng muling natatag na komunidad sa Juda.---Ne 
7:5-7. 

2. Ang “anak ni Jair na anak ni Simei na anak ni 
Kis na Benjaminita” (Es 2:5), nakatatandang pinsan 
at tagapag-alaga kay Esther. (Es 2:7) Si Mardokeo ay 
sa aklat lamang ng Bibliya na Esther inilarawan. Isi- 
nasalaysay ng aklat na iyon ang kaniyang promi- 
nenteng papel sa mga pangyayari sa Imperyo ng 
Persia noong maagang bahagi ng ikalimang sig- 
lo B.C.E. Ipinakikita ng katibayan na siya ang sumu- 
lat ng aklat ng Esther. 

Pinag-aalinlanganan ng ilan ang autentisidad ng 
aklat o kung si Mardokeo ay isang tunay na perso- 
na. Ang kanilang pagtutol, na siya ay di-kukulangin 
sa 120 taong gulang at may magandang pinsan na 
mas bata nang 100 taon, ay salig sa maling palagay 
na diumano, ipinakikita ng Esther 2:5, 6 na si Mar- 
dokeo ay yumaon sa pagkatapon sa Babilonya kasa- 
ma ni Haring Jeconias. Gayunman, ang layunin ng 
Bibliya sa tekstong ito ay hindi upang isalaysay ang 
kasaysayan ni Mardokeo kundi upang ipakita ang 
kaniyang angkan. Maaaring si Kis ang lolo sa tuhod 
ni Mardokeo, o baka isa pa ngang mas naunang ni- 
nuno na “dinala sa pagkatapon.” Isa pang pangma- 
las, kasuwato ng pananalita sa Bibliya, ay na si 


311 


Mardokeo, bagaman ipinanganak sa pagkatapon, ay 
itinuring na dinala sa pagkatapon noong 617 B.C.E., 
yamang siya ay nasa mga balakang ng kaniyang 
mga ninuno, palibhasa'y di-pa-naisisilang.---Iham- 
bing ang Heb 7:9, 10. 

Matapat Bilang Lingkod ng Hari. Ayon sa 
ulat, si Mardokeo, bagaman isang Judiong tapon, ay 
isang lingkod ng hari. Narinig niya na si Reyna Vas- 
ti ay pinatalsik ni Haring Ahasuero ng Persia mula 
sa puwesto nito at na ang lahat ng magagandang 
kabataang dalaga sa buong imperyo ay tinitipon 
upang mula sa mga ito ay makahanap ng kapalit 
para sa katungkulan ng pagkareyna. Ang pinsan ni 
Mardokeo na si Esther, isang babaing “may magan- 
dang tindig at kahali-halinang anyo,” ay iniharap 
bilang kandidato sa pagkareyna, ngunit hindi isini- 
walat na isa siyang Judio. (Es 2:7, 8) Siya ang na- 
piling maging reyna. Nagpatuloy si Mardokeo sa 
kaniyang mga tungkulin, anupat “nakaupo sa pintu- 
ang-daan ng hari, nang may maghatid sa kaniya 
ng impormasyon na dalawa sa mga opisyal ng kor- 
te, sina Bigtan at Teres, ang nagpapakanang pagbu- 
hatan ng kamay si Haring Ahasuero. Binabalaan 
niya ang hari sa pamamagitan ni Esther, at ang ka- 
niyang gawa ng pagkamatapat ay itinala sa “aklat 
ng mga pangyayari nang mga araw."---Es 2:21-23. 

Tumangging Yumukod kay Haman. Kasu- 
nod nito, si Haman na Agagita ay ginawang punong 
ministro ni Ahasuero, na nag-utos na ang lahat ng 
nasa pintuang-daan ng hari ay magpatirapa kay 
Haman sa kaniyang itinaas na posisyon. Matatag na 
tumanggi si Mardokeo at idinahilan na isa siyang 
Judio. (Es 3:1-4) Ipinakikita ng pagkilos ni Mardokeo 
salig sa kadahilanang ito na may kinalaman iyon sa 
kaniyang kaugnayan, bilang isang nakaalay na Ju- 
dio, sa kaniyang Diyos na si Jehova. Natanto niya na 
ang pagpapatirapa sa harap ni Haman ay hindi la- 
mang basta pagsubsob sa lupa sa isang taong dina- 
kila, gaya ng ginawa ng mga Israelita noong nakali- 
pas na mga panahon, bilang simpleng pagkilala sa 
nakatataas na posisyon ng isa bilang tagapamahala. 
(2Sa 14:4: 18:28, 1Ha 1:16) Sa kaso ni Haman, may 
mabuting dahilan si Mardokeo para hindi yumukod 
sa kaniya. Malamang na si Haman ay isang Amale- 
kita, at ipinahayag ni Jehova na makikipagdigma 
siya sa Amalek “sa sali't salinlahi.” (Exo 17:16, ting- 
nan ang HAMAN.) Hindi iyon isang usaping pampu- 
litika, kundi nasasangkot doon ang katapatan ni 
Mardokeo sa Diyos. 

Galit na galit si Haman, lalo na nang malaman ni- 
yang si Mardokeo ay isang Judio. Gayon na lamang 
katindi ang kaniyang pagkapoot anupat nasira ang 
kasiyahan niya sa lahat ng kaniyang kapangyarihan 
at mga pribilehiyo hangga't nakaupo si Mardokeo sa 
may pintuang-daan at tumatangging yumukod sa 


MARDOKEO 


kaniya. Palibhasa'y hindi lamang si Mardokeo ang 
nais niyang paghigantihan, hinimok niya ang hari 
na magpalabas ng isang batas na magpapahintulot 
na puksain ang lahat ng kababayan ni Mardokeo 
sa nasasakupan ng Persia.---Es 3:5-12. 

Ginamit Upang Iligtas ang Israel. Sa harap 
ng utos na puksain ang lahat ng Judio sa imperyo, 
naniniwala si Mardokeo na si Esther ay binigyan ng 
maharlikang dangal nito noong mismong panahong 
iyon para sa katubusan ng mga Judio. Ipinakita niya 
kay Esther ang mabigat na pananagutan nito at inu- 
tusan ito na mamanhik at humingi ng tulong sa 
hari. Bagaman manganganib ang kaniyang buhay 
sa paggawa nito, sumang-ayong sumunod si Esther. 
—Es 4:7-5:2. 

Pabor naman para kay Mardokeo at sa mga Judio 
(sapagkat may kinalaman iyon sa isyu hinggil sa 
pagkamatapat ni Mardokeo sa hari) ang naganap 
noong isang gabing hindi makatulog si Haring Aha- 
suero, sa patnubay ng Diyos, napagtuunan niya ng 
pansin ang opisyal na aklat ng mga talaan ng esta- 
do. Sa gayo'y naipaalaala sa hari na hindi pa naga- 
gantimpalaan si Mardokeo sa nakaraan nitong pag- 
lilingkod, samakatuwid nga, noong ibunyag nito ang 
pakanang sedisyon nina Bigtan at Teres. Dahil dito 
ay ninais ng hari na bigyan ng malaking parangal si 
Mardokeo--na ikinapahiya naman ni Haman, na 
siyang inutusang magsaayos at hayagang magpa- 
talastas ng pagpaparangal na ito.---Es 6:1-12. 

Nagtagumpay si Esther na maipakitang nagkasa- 
la si Haman ng pagsisinungaling at paninirang-puri 
sa mga Judio at ng tusong pagpapakana laban sa sa- 
riling kapakanan ng hari. Ipinag-utos ng nagnga- 
ngalit na si Ahasuero na lapatan ng hatol na kama- 
tayan si Haman, at ang tulos na may taas na 22 m 
(73 piye) na itinindig ni Haman para kay Mardokeo 
ang siyang ginamit upang pagbitinan ng katawan ni 
Haman.---Es 7:1-10. 

Si Mardokeo ang inihalili kay Haman bilang pu- 
nong ministro at tinanggap niya ang singsing na 
panlagda ng hari na pantatak sa mga dokumento ng 
estado. Inatasan ni Esther si Mardokeo upang ma- 
mahala sa sambahayan ni Haman, na ibinigay ng 
hari kay Esther. Nang magkagayon ay ginamit ni 
Mardokeo ang awtorisasyon ng hari upang magla- 
bas ng isang kontra-batas na nagbibigay sa mga Ju- 
dio ng legal na karapatang ipagtanggol ang kanilang 
sarili. Para sa mga Judio, iyon ay nangahulugan ng 
katubusan at kagalakan. Marami sa mga nasa Im- 
peryo ng Persia ang kumampi sa mga Judio, at pag- 
sapit ng Adar 13, ang araw kung kailan magkakabi- 
sa ang mga kautusan, nakahanda na ang mga Judio. 
Sinuportahan sila ng lahat ng mga opisyal dahil sa 
mataas na posisyon ni Mardokeo. Sa Susan ay luma- 
wig pa ng isang araw ang labanan. Mahigit 75,000 


MAREAL 


kaaway ng mga Judio sa Imperyo ng Persia ang na- 
puksa, kabilang na ang sampung anak ni Haman. 
(Es 8:1-9:18) Taglay ang pagpapatibay ni Esther, 
ipinag-utos ni Mardokeo ang taunang pagdiriwang 
ng kapistahan ng ika-14 at ika-15 araw ng Adar, 
ang ‘mga araw ng Purim,’ para sa kasayahan at 
pagpipiging at pagbibigayan ng mga kaloob sa isa't 
isa at sa mga dukha. Tinanggap ng mga Judio ang 
kapistahan at ipinatupad nila iyon sa kanilang mga 
supling at sa lahat ng mga pumipisan sa kanila. Bi- 
lang ikalawa sa imperyo, si Mardokeo ay iginalang 
ng nakaalay na bayan ng Diyos, ang mga Judio, at 
patuloy siyang gumawa para sa kanilang kapaka- 
nan.--Es 9:19-22, 27-32, 10:2, 3. 

Isang Taong May Pananampalataya. Si Mar- 
dokeo ay isang tao na may pananampalataya na tu- 
lad niyaong mga tinukoy ng apostol na si Pablo sa 
Hebreo kabanata 11, bagaman hindi binanggit doon 
ang pangalan niya. Nagpakita siya ng lakas ng loob, 
katatagan, at katapatan sa Diyos at sa kaniyang ba- 
yan, at sinunod niya ang simulaing sinabi ni Jesus 
nang maglaon: “Kung gayon, ibayad ninyo kay Ce- 
sar ang mga bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos 
ang mga bagay na sa Diyos.” (Mat 22:21) Siya at si 
Esther ay mula sa tribo ni Benjamin, na hinggil dito 
ay humula ang patriyarkang si Jacob: “Si Benjamin 
ay patuloy na manlalapa na tulad ng lobo. Sa uma- 
ga ay kakainin niya ang hayop na hinuli at sa gabi 
ay hahatiin niya ang samsam.” (Gen 49:27) Ang ga- 
wain ng mga Benjamitang ito ay naganap sa dapit- 
hapon ng kasaysayan ng bansang Israel, noong 
wala na sa trono ang kanilang mga hari at nasa ila- 
lim na sila ng pamumunong Gentil. Posibleng sina 
Mardokeo at Esther ang nagkapribilehiyong puksain 
ang kahuli-hulihan sa kinapopootang mga Amaleki- 
ta. Ipinakikita ng interes ni Mardokeo sa kapakanan 
ng kaniyang mga kababayan na siya'y nananampa- 
lataya na mula sa mga anak ni Israel ay darating 
ang Binhi ni Abraham na magpapala sa lahat ng 
mga pamilya sa lupa.--Gen 12:2, 22:18. 


MAREAL. Isang lokasyon sa hangganan ng 
Zebulon. (Jos 19:10, 11) Ipinapalagay ng ilan na ito 
ang Tell Ghalta (Tel Re'ala), na mga 6 na km 
(3.5 mi) sa SHS ng Jokneam sa Libis ng Jezreel. 


MARESA, MARESHA [Lugar sa Bukana (Pi- 
nakataluktok)]. 

1. Inapo ni Juda at tinatawag na “ama” ni He- 
bron. (1Cr 2:3, 42) Bagaman maaaring ipalagay na 
si Maresa ang ninuno ng mga naninirahan sa lun- 
sod ng Hebron, malayo itong mangyari yamang ang 
Hebron na binanggit dito ay may mga anak at sa 
gayon ay maliwanag na isang tao.— 1Cr 2:43. 

2. Inapo ni Juda sa pamamagitan ni Shela. Si La- 
ada ay ipinakikilala bilang “ama ni Maresa.” (1Cr 


312 


4:21) Bagaman posible na ang Maresa na ito (o ang 
kaniyang amang si Laada) ang nagtatag ng bayan 
ng Maresa, o na siya rin ang Judahita na binanggit 
sa Blg. 1, hindi tiyak ang mga bagay na ito. 

3. Isa sa siyam na lunsod na nasa rehiyon ng 
Sepela ng Juda. (Jos 15:44) Napakahalaga ng Mare- 
sa at ng estratehikong posisyon nito yamang ito ay 
nasa tabi ng isa sa mga libis na nagsisilbing likas 
na ruta mula sa baybaying kapatagan paahon sa 
kabundukan at patungong Hebron. Ipinapalagay 
na ang Maresa ay ang Tell Sandahannah (Tel Ma- 
resha), na mga 1.5 km (1 mi) sa T ng Beit Jibrin 
(Bet Guvrin). 

Ginawa ni Haring Rehoboam, na kahalili ni Solo- 
mon, na isang tanggulang lunsod ang Maresa. Dahil 
dito ay tumibay ang depensa ng Juda laban sa pag- 
salakay mula sa daang iyon. (2Cr 11:5, 8) Mula sa T, 
si Zera na Etiope ay sumalakay kasama ang kani- 
yang pagkalaki-laking hukbo ng isang milyong lala- 
ki. Sinalubong sila ng hukbo ni Haring Asa sa Mare- 
sa, at sa lugar na ito naganap ang pagbabaka na 
nagbunga ng tagumpay ng Juda sa tulong ng Diyos. 
Tinugis ni Asa ang natalong hukbong Etiope nang 
mga 35 km (22 mi) patungong Gerar, sa TK ng Ma- 
resa. (2Cr 14:9-13) Ang Maresa, o Maresha, ay ba- 
yan ng propetang si Eliezer, na may-katumpakang 
humula na mabibigo ang pakikipagsosyo ni Ha- 
ring Jehosapat kay Ahazias ng Israel sa negosyong 
paggawa ng mga barko. (2Cr 20:35-37) Sa hula ni 
Mikas, na nagbababala ng kaparusahan sa aposta- 
tang Juda at Israel, espesipikong binanggit ang Ma- 
resa.--Mik 1:15. 

Pagkatapos ng pagkatapon, ang Maresa ay nakila- 
la bilang Marisa. Patuloy itong naging isang napa- 
kahalagang lugar, bagaman naging kolonya ng mga 
Sidonio at moog ng mga Idumeano nang maglaon. 
Nang dakong huli ay winasak ito ng mga Parto no- 
ong 40 B.C.E. 


MARIA [mula sa Heb. na Miriam, posibleng na- 
ngangahulugang “Mapaghimagsik”]. May anim na 
Maria na binanggit sa Bibliya. 

1. Si Maria na ina ni Jesus. Siya ang anak ni Heli, 
bagaman sa talaangkanan na ibinigay ni Lucas ay 
itinatala ang asawa ni Maria na si Jose bilang ang 
“anak ni Heli.” Sinasabi ng Cyclopaeedia nina M'Clin- 
tock at Strong (1881, Tomo III, p. 774): “Sa pagbuo sa 
mga talahanayan ng kanilang angkan, batid ng ma- 
rami na tanging mga lalaki ang pinagbabatayan ng 
mga Judio, anupat inaalis, kapag ang dugo ng lolo 
ay naipasa sa apong lalaki sa pamamagitan ng isang 
anak na babae, ang pangalan ng anak na babae mis- 
mo, at ibinibilang ang asawa ng anak na babaing 
iyon na anak na lalaki ng lolo sa panig ng ina (Bil. 
xxvi, 33, xxvii, 4-7).” Tiyak na ito ang dahilan kung 


313 


bakit sinasabi ng istoryador na si Lucas na si Jose 
ang “anak ni Heli.”---Luc 3:23. 

Si Maria ay mula sa tribo ni Juda at isang inapo ni 
David. Kaya naman masasabi tungkol sa kaniyang 
anak na si Jesus na ito ay “nagmula sa binhi ni Da- 
vid ayon sa laman.” (Ro 1:3) Sa pamamagitan ng ka- 
niyang ama-amahan na si Jose, isang inapo ni Da- 
vid, si Jesus ay may legal na karapatan sa trono ni 
David, at sa pamamagitan ng kaniyang ina, bilang 
“supling,” “binhi,” at “ugat” ni David, taglay niya ang 
likas na minanang karapatan sa “trono ni David na 
kaniyang ama. ”--Mat 1:1-16, Luc 1:32, Gaw 13:22, 
23; 2Ti 2:8, Apo 5:5; 22:16. 

Kung tama ang tradisyon, ang asawa ni Heli, ang 
ina ni Maria, ay si Ana, na ang kapatid na babae ay 
may anak na nagngangalang Elisabet, na ina ni 
Juan na Tagapagbautismo. Batay sa tradisyong ito 
ay pinsan ni Maria si Elisabet. Sinasabi mismo ng 
Kasulatan na si Maria ay kamag-anak ni Elisabet, na 
"mula sa mga anak na babae ni Aaron" ng tribo ni 
Levi. (Luc 1:5, 36) Inaakala ng ilan na ang kapatid ni 
Maria ay si Salome, na asawa ni Zebedeo, na ang da- 
lawang anak, sina Santiago at Juan, ay kabilang sa 
mga apostol ni Jesus.--Mat 27:55, 56, Mar 15:40, 
16:1: Ju 19:25. 

Dinalaw ng Anghel. Humigit-kumulang no- 
ong pasimula ng 2 B.C.E., ang anghel na si Gabriel 
ay isinugo ng Diyos sa dalagang si Maria sa bayan 
ng Nazaret. “Magandang araw, isa na lubhang kina- 
lulugdan, si Jehova ay sumasaiyo,” ang lubhang di- 
pangkaraniwang pagbati ng anghel. Nang sabihin 
nito sa kaniya na siya ay maglilihi at magsisilang ng 
isang anak na lalaki na tatawaging Jesus, si Maria, 
na noon ay katipan pa lamang ni Jose, ay nagta- 
nong, “Paano ito mangyayari, yamang wala akong 
pakikipagtalik sa lalaki?” “Ang banal na espiritu ay 
darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas- 
taasan ay lililim sa iyo. Sa dahilan ding iyan kung 
kaya ang ipanganganak ay tatawaging banal, Anak 
ng Diyos,” ang paliwanag ng anghel. Bagaman iki- 
nasabik ang mangyayari, gayunma'y taglay ang 
angkop na kahinhinan at kapakumbabaan, tumugon 
siya: “Narito! Ang aliping babae ni Jehova! Maganap 
nawa ito sa akin ayon sa iyong kapahayagan.”---Luc 
1:26-38. 

Upang higit pang patibayin ang kaniyang pana- 
nampalataya sa napakahalagang karanasang ito, si- 
nabi kay Maria na ang kaniyang kamag-anak na si 
Elisabet, bagaman nasa katandaan na nito, ay anim 
na buwan nang nagdadalang-tao, dahil inalis ng 
makahimalang kapangyarihan ni Jehova ang pag- 
kabaog nito. Dinalaw ito ni Maria, at nang pumasok 
siya sa tahanan ni Elisabet, ang sanggol sa bahay- 
bata nito ay lumukso sa kagalakan, pagkatapos ay 
binati ni Elisabet si Maria, anupat sinabi: “Pinagpala 


MARIA 


ka sa gitna ng mga babae, at pinagpala ang bunga 
ng iyong bahay-bata!” (Luc 1:36, 37, 39-45) Sa ga- 
yon ay bumigkas si Maria ng kinasihang mga salita 
na dumadakila kay Jehova dahil sa kaniyang kabu- 
tihan.---Luc 1:46-55. 

Pagkatapos ng mga tatlong-buwang pagdalaw 
kay Elisabet sa mga burol ng Juda, bumalik si Ma- 
ria sa Nazaret. (Luc 1:56) Nang malaman ni Jose 
(malamang ay dahil ipinagtapat ni Maria sa kaniya 
ang bagay na iyon) na nagdadalang-tao si Maria, bi- 
nalak niya itong diborsiyuhin nang palihim sa halip 
na ilantad ito sa hayag na kahihiyan. (Ang mga 
magkatipan ay minamalas na kasal na, at ang di- 
borsiyo ay kahilingan upang putulin ang tipanan.) 
Ngunit nagpakita ang anghel ni Jehova, anupat isi- 
niwalat kay Jose na yaong pinangyaring ipaglihi ni 
Maria ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa 
gayon ay sumunod si Jose sa tagubilin mula sa 
Diyos at kinuha si Maria bilang kaniyang asawa, 
“ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa ito 
ay makapagsilang ng isang anak na lalaki, at tina- 
wag niyang Jesus ang kaniyang pangalan.”---Mat 
1:18-25. 

Nagsilang kay Jesus sa Betlehem. Habang 
patuloy na nagaganap ang dramang ito, ang batas 
ni Cesar Augusto, na pumipilit sa bawat isa na mag- 
parehistro sa bayan na kaniyang pinanggalingan, 
ay napatunayang may patnubay ng Diyos dahil 
sa panahon ng pagpapatupad nito, sapagkat kaila- 
ngang matupad ang hula may kinalaman sa lugar 
na pagsisilangan kay Jesus. (Mik 5:2) Alinsunod 
dito, isinama ni Jose si Maria, na noon ay “kagam- 
pan,” sa isang mahirap na paglalakbay na mahigit 
110 km (68 mi) mula sa kanilang tahanan sa Naza- 
ret sa H patungo sa Betlehem sa T. Dahil walang 
dako sa silid-tuluyan para sa kanila, ang kapangana- 
kan ng bata ay nangyari sa ilalim ng napakaabang 
mga kalagayan, anupat ang bagong-silang na sang- 
gol ay inihiga sa isang sabsaban. Malamang na na- 
ganap ito noong mga Oktubre 1 ng taong 2 B.C.E. 
—luc 2:1-7, tingnan ang MGA LARAWAN, Tomo 2, 
p. 537: JESU-KRISTO. 

Pagkarinig sa sinabi ng anghel na: “Ipinanganak 
sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas, na siyang 
Kristo na Panginoon, sa lunsod ni David,” ang mga 
pastol ay nagmamadaling pumaroon sa Betlehem at 
nasumpungan doon ang tanda: ang sanggol ni Ma- 
ria na “nakabalot ng mga telang pamigkis at naka- 
higa sa sabsaban.” Isinaysay nila sa maligayang pa- 
milyang ito ang inawit ng malaking anghelikong 
koro: “Kaluwalhatian sa kaitaasan sa Diyos, at sa 
lupa ay kapayapaan sa gitna ng mga taong may ka- 
butihang-loob.” Sa gayon ay “pinasimulang ingatan 
ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na bu- 
mubuo ng mga palagay sa kaniyang puso. ”--Luc 
2:8-20. 


MARIA 


Noong ikawalong araw ay ipinatuli ni Maria ang 
kaniyang anak bilang pagsunod sa kautusan ni Jeho- 
va. Pagkaraan ng ika-40 araw ay dinala niya at ng 
kaniyang asawa ang bata sa templo sa Jerusalem 
upang gumawa ng itinakdang paghahandog. Hinihi- 
ling ng Kautusan ang paghahain ng isang batang 
barakong tupa at isang inakay na kalapati o isang 
batu-bato. Kung hindi abot-kaya ng pamilya ang 
tupa, dalawang batu-bato o dalawang inakay na ka- 
lapati ang ihahandog. Ipinakikita ng paghahandog ni 
Maria ng “isang pares ng batu-bato o dalawang ina- 
kay na kalapati” na si Jose ay isang taong dukha. 
(Luc 2:21-24, Lev 12:1-4, 6, 8) Pagkakita sa bata, si 
Simeon, isang taong matuwid, ay pumuri kay Jeho- 
va dahil sa pagpapahintulot sa kaniya na makita ang 
Tagapagligtas bago siya mamatay sa kaniyang ka- 
tandaan. Pagbaling kay Maria, sinabi niya: “Oo, isang 
mahabang tabak ang patatagusin sa iyo mismong 
kaluluwa,” na hindi nangangahulugang uulusin siya 
ng literal na tabak, kundi sa halip ay ipinahihiwatig 
nito ang kirot at pagdurusa na daranasin niya may 
kaugnayan sa inihulang kamatayan ng kaniyang 
anak sa isang pahirapang tulos.---Luc 2:25-35. 

Bumalik sa Nazaret. Pagkalipas ng ilang pa- 
nahon, isang anghel ang nagbabala kay Jose tung- 
kol sa isang pakana ni Herodes na Dakila na patayin 
ang bata, at tinagubilinan niya si Jose na tumakas 
na kasama si Jesus patungong Ehipto. (Mat 2:1-18) 
Pagkamatay ni Herodes, ang pamilya ay bumalik at 
namayan sa Nazaret, kung saan, noong sumunod na 
mga taon, si Maria ay nagsilang ng iba pang mga 
anak, na di-kukulangin sa apat na anak na lalaki at 
mga anak na babae.--Mat 2:19-23, 13:55, 56; Mar 
6:3. 

Bagaman hindi hinihiling ng Kautusan na duma- 
lo ang mga babae, kinaugalian ni Maria na sumama 
kay Jose taun-taon sa paglalakbay na mga 150 km 
(93 mi) patungong Jerusalem para sa taunang pag- 
diriwang ng Paskuwa. (Exo 23:17: 34:23) Sa isa sa 
mga paglalakbay na ito, noong mga 12 C.E., ang pa- 
milya ay pauwi na at nakayaon na ng layong isang 
araw mula sa Jerusalem nang matuklasan nila na 
nawawala ang batang si Jesus. Kaagad na bumalik 
sa Jerusalem ang kaniyang mga magulang upang 
hanapin siya. Pagkatapos ng tatlong araw ay na- 
sumpungan nila siya sa templo na nakikinig at nag- 
tatanong sa mga guro. Bumulalas si Maria: “Anak, 
bakit mo kami pinakitunguhan nang ganito? Narito, 
ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo nang 
may pagkabagabag ng isip.” Tumugon si Jesus: “Ba- 
kit kailangang hanapin ninyo ako? Hindi ba ninyo 
alam na ako ay dapat na mapasabahay ng aking 
Ama?" Tiyak na ang dako kung saan makatuwirang 
masumpungan ang Anak ng Diyos ay ang templo, 
na doon ay maaari siyang tumanggap ng maka- 
Kasulatang turo. “Pinakaingatan [ni Maria] ang lahat 


314 


ng mga pananalitang ito sa kaniyang puso. ”--Luc 
2:41-51. 

Ang 12-ta6ng-gulang na batang si Jesus ay nag- 
pamalas ng napakahusay na kaalaman para sa ga- 
yong edad. “Lahat niyaong nakikinig sa kaniya ay 
patuloy na namamangha sa kaniyang unawa at sa 
kaniyang mga sagot.” (Luc 2:47) Ang kaalaman at 
unawa ni Jesus sa Kasulatan ay nagpapakita ng ma- 
inam na pagsasanay ng magulang. Si Maria at ga- 
yundin si Jose ay malamang na naging lubhang 
masikap sa pagtuturo at pagsasanay sa bata, anupat 
pinalaki ito sa “disiplina at pangkaisipang patnubay 
ni Jehova" at nilinang dito ang pagpapahalaga sa ka- 
ugaliang dumalo sa sinagoga bawat Sabbath.---Luc 
4:16: Efe 6:4. 

Iginalang at Minahal ni Jesus. Pagkaraan 
ng kaniyang bautismo, hindi nagpakita si Jesus ng 
pantanging paboritismo kay Maria, tinukoy niya ito, 
hindi bilang “ina,” kundi bilang “babae” lamang. (Ju 
2:4: 19:26) Sa paanuman, hindi ito kapahayagan ng 
kawalang-galang, gaya ng maaaring maging unawa 
rito ayon sa makabagong-panahong paggamit sa 
Tagalog. Sa Aleman, halimbawa, ang salitang gina- 
mit sa ganitong paraan ay nangangahulugang gi- 
nang. Si Maria ay ina ni Jesus ayon sa laman, ngu- 
nit mula nang ipanganak si Jesus sa pamamagitan 
ng banal na espiritu noong panahon ng kaniyang 
bautismo, siya ay pangunahin nang Anak ng Diyos, 
anupat ang kaniyang “ina” ay “ang Jerusalem sa ita- 
as.” (Gal 4:26) Idiniin ni Jesus ang katotohanang ito 
noong isang pagkakataon nang magambala ni Ma- 
ria at ng iba pang mga anak nito si Jesus sa pana- 
hon ng isang sesyon ng pagtuturo sa pamamagitan 
ng paghiling kay Jesus na pumaroon sa labas sa ki- 
naroroonan nila. Ipinabatid ni Jesus na sa katuna- 
yan ang kaniyang ina at malalapit na kamag-anak 
ay yaong mga nasa kaniyang espirituwal na pamil- 
ya, anupat ang espirituwal na mga bagay ay nauu- 
na kaysa sa mga kapakanang ukol sa laman.---Mat 
12:46-50, Mar 3:31-35; Luc 8:19-21. 

Nang maubos ang alak sa isang kasalan sa Cana 
ng Galilea at sabihin ni Maria kay Jesus, “Wala silang 
alak,” tumugon ito: “Ano ang kinalaman ko sa iyo, 
babae? Ang aking oras ay hindi pa dumarating.” (Ju 
2:1-4) Ginamit ni Jesus dito ang isang sinaunang 
anyo ng pagtatanong na lumilitaw nang ilang ulit 
sa Hebreong Kasulatan (Jos 22:24: Huk 11:12, 2Sa 
16:10: 19:22, 1Ha 17:18, 2Ha 3:13; 2Cr 35:21, Os 
14:8) at anim na ulit sa Griegong Kasulatan. (Mat 
8:29, Mar 1:24: 5:7: Luc 4:34, 8:28, Ju 2:4) Kung isa- 
salin nang literal, ang tanong ay: “Ano sa akin at sa 
iyo?” na nangangahulugang, “Ano ang pagkakatulad 
nating dalawa?” o, “Sa ano tayo nagkakatulad?" o, 
“Ano ang kinalaman ko sa iyo?” Sa bawat pagka- 
kataon kung saan ginagamit ito, ang tanong ay 
nagpapahiwatig ng pagtutol sa bagay na iminu- 


315 


mungkahi, ipinapanukala, o hinihinala. Samakatu- 
wid, maibiging ipinahayag ni Jesus ang kaniyang 
banayad na pagsaway sa ganitong paraan, anupat 
ipinahihiwatig na ang utos na tinatanggap niya ay 
nanggagaling, hindi sa kaniyang ina kundi mula sa 
Kataas-taasang Awtoridad na nagsugo sa kaniya. 
(1Co 11:3) Palibhasa'y matalas ang pakiramdam at 
mapagpakumbaba, madaling nakuha ni Maria ang 
punto at natanggap ang pagtutuwid. Matapos mag- 
bigay-daan at hayaang si Jesus ang manguna, sina- 
bi niya sa mga tagapaglingkod: “Anuman ang sabi- 
hin niya sa inyo, gawin ninyo."—Ju 2:5. 

Nakatayo si Maria sa tabi ng pahirapang tulos 
nang ibayubay si Jesus. Para sa kaniya, si Jesus ay 
higit pa kaysa sa isang minamahal na anak, si Jesus 
ang Mesiyas, ang kaniyang Panginoon at Tagapag- 
ligtas, ang Anak ng Diyos. Lumilitaw na si Maria ay 
isa nang balo noon. Dahil dito, bilang panganay sa 
sambahayan ni Jose, ginampanan ni Jesus ang ka- 
niyang pananagutan nang hilingin niya sa apostol 
na si Juan, malamang na pinsan niya, na iuwi si Ma- 
ria sa tahanan ng apostol at alagaan ito na parang 
sarili nitong ina. (Ju 19:26, 27) Bakit hindi ipinagka- 
tiwala ni Jesus si Maria sa isa sa kaniyang sariling 
mga kapatid sa ina? Walang binabanggit na naroro- 
on ang sinuman sa kanila. Isa pa, hindi pa sila mga 
mananampalataya, at itinuring ni Jesus na higit na 
mahalaga ang espirituwal na kaugnayan kaysa sa 
kaugnayan sa laman.---Ju 7:5, Mat 12:46-50. 

Isang Tapat na Alagad. Ipinakikita ng huling 
pagbanggit ng Bibliya kay Maria na siya ay isang ba- 
baing may pananampalataya at debosyon na may- 
roon pa ring malapit na pakikipag-ugnayan sa iba 
pang mga tapat pagkaakyat ni Jesus sa langit. Ang 
11 apostol, si Maria, at ang mga iba pa ay nagkati- 
pon sa isang silid sa itaas, at “ang lahat ng mga ito 
ay may-pagkakaisang nagpapatuloy sa pananala- 
ngin.”--Gaw 1:13, 14. 

2. Si Maria na kapatid nina Marta at Lazaro. Sa 
Betania, mga 2 milyang Romano (2.8 km, 1.7 mi) 
mula sa Temple Mount sa Jerusalem at nasa S dalis- 
dis ng Bundok ng mga Olibo, dinalaw ni Jesus ang 
tahanan ng mga kaibigan niyang ito na pinag- 
ukulan niya ng pantanging pagmamahal. (Ju 11:18) 
Sa isang pagdalaw ni Jesus noong ikatlong taon ng 
kaniyang ministeryo, si Marta, dahil sa determinas- 
yon nito na maging isang mabuting punong-abala, 
ay labis-labis na nabahala para sa pisikal na kaalwa- 
nan ni Jesus. Sa kabilang dako naman, si Maria ay 
nagpakita ng ibang uri ng pagkamapagpatuloy. Siya 
ay ‘nakaupo sa paanan ng Panginoon at patuloy na 
nakikinig sa kaniyang salita. Nang magreklamo si 
Marta dahil hindi tumutulong ang kaniyang kapatid, 
pinapurihan ni Jesus si Maria, anupat sinabi, “Sa ga- 
nang kaniya, pinili ni Maria ang mabuting bahagi, at 
hindi ito kukunin sa kaniya.”--Luc 10:38-42. 


MARIA 


Nakitang Binuhay-Muli si Lazaro. Ilang bu- 
wan pagkatapos ng nabanggit na pagdalaw sa taha- 
nang iyon, si Lazaro ay nagkasakit, anupat malapit 
nang mamatay. Kaya nagpasabi sina Maria at Mar- 
ta kay Jesus, na malamang na nasa gawing S ng 
Jordan sa Perea. Gayunman, nang dumating si Je- 
sus, si Lazaro ay apat na araw nang patay. Nang 
mabalitaan ang pagdating ni Jesus, dali-daling pu- 
maroon si Marta upang batiin ito, samantalang si 
Maria ay “nanatiling nakaupo sa tahanan.” Nang 
makabalik na si Marta mula sa hangganan ng nayon 
at ibulong niya sa kaniyang kapatid na lipos ng 
pamimighati, “Ang Guro ay naririto at tinatawag 
ka,” saka pa lamang nagmadaling lumabas si Ma- 
ria upang salubungin si Jesus. Sa paanan nito ay 
humikbi siya, “Panginoon, kung narito ka lamang 
noon, hindi sana namatay ang aking kapatid.” Gina- 
mit niya ang eksaktong mga salita na sinabi ng 
kaniyang kapatid nang unang pumaroon si Marta 
upang salubungin si Jesus. Sa pagkakita sa mga 
luha ni Maria at niyaong mga Judiong kasama nito, 
ang Panginoon ay naantig na dumaing at tuma- 
ngis. Pagkatapos na isagawa ni Jesus ang kamang- 
ha-manghang himala ng pagbabangon kay Lazaro 
mula sa mga patay, “marami sa mga Judio na nag- 
siparoon kay Maria [upang aliwin ito] . . . ang na- 
nampalataya sa kaniya.”--Ju 11:1-45. 

Nagpahid ng Langis kay Jesus. Limang araw 
bago ang huling Paskuwa ni Jesus, siya at ang kani- 
yang mga alagad ay muling naging mga panauhin 
sa Betania, sa pagkakataong ito ay sa tahanan ni Si- 
mon na ketongin, kung saan naroroon din si Maria 
at ang pamilya nito. Si Marta ay naghahain ng ha- 
punan, si Maria ay muling nag-ukol ng kaniyang 
pansin sa Anak ng Diyos. Habang nakahilig si Jesus, 
“kumuha si Maria ng isang librang mabangong la- 
ngis, tunay na nardo, napakamamahalin” (nagkaka- 
halaga ng mga isang taong kabayaran ng isang tra- 
bahador) at ibinuhos ito sa ulo at mga paa ni Jesus. 
Bagaman noong pagkakataong iyon ay hindi ito na- 
unawaan ng karamihan, ang gawang ito na udyok 
ng pag-ibig at pagpapahalaga kay Jesus, sa katuna- 
yan, ay tumutukoy sa paghahanda sa kamatayan at 
libing ni Jesus na napakalapit na noon. Gaya noong 
una, ang kapahayagan ng pag-ibig ni Maria ay pi- 
nuna ng iba, at gaya noong una, ang kaniyang 
pag-ibig at debosyon ay ipinagtanggol at lubhang 
pinahalagahan ni Jesus. “Saanman ipangaral ang 
mabuting balitang ito sa buong sanlibutan,” ang pa- 
hayag niya, “ang ginawa ng babaing ito ay sasabi- 
hin din bilang pag-alaala sa kaniya.”---Mat 26:6-13, 
Mar 14:3-9: Ju 12:1-8. 

Ang nabanggit na insidente, ang pagpapahid ni 
Maria ng langis kay Jesus, gaya ng iniulat nina Ma- 
teo, Marcos, at Juan, ay hindi dapat ipagkamali sa 
pagpapahid na binanggit sa Lucas 7:36-50. Ang 


MARIA 


dalawang pangyayari ay may ilang pagkakatulad, 
gayunman ay may mga pagkakaiba. Ang naunang 
pangyayari, na iniulat ni Lucas, ay naganap sa hila- 
gang distrito ng Galilea, ang huling pangyayari na- 
man ay sa timog sa Betania sa Judea. Ang nauna ay 
sa tahanan ng isang Pariseo, ang huli ay sa tahanan 
naman ni Simon na ketongin. Ang naunang pagpa- 
pahid ay ginawa ng isang babaing di-binanggit ang 
pangalan na kilala ng madla bilang “isang makasa- 
lanan,” malamang na isang patutot: ang huli ay gi- 
nawa ng kapatid ni Marta na si Maria. Mayroon ding 
agwat na mahigit sa isang taon sa pagitan ng dala- 
wang pangyayari. 

Pinupuna ng ilang kritiko na sinasalungat ni Juan 
sina Mateo at Marcos sa pagsasabing ibinuhos ang 
pabango sa mga paa ni Jesus sa halip na sa kani- 
yang ulo. (Mat 26:7: Mar 14:3, Ju 12:3) Sa pagko- 
komento sa Mateo 26:7, sinabi ni Albert Barnes: 
“Gayunman, walang pagkakasalungatan dito. Mala- 
mang na ibinuhos niya ito kapuwa sa ulo nito at sa 
mga paa nito. Yamang iniulat nina Mateo at Marcos 
ang una, si Juan, na sumulat ng kaniyang ebanghel- 
yo upang iulat ang bahagi ng mga pangyayaring 
hindi nila binanggit, ay nagsalaysay na ang ung- 
guento ay ibinuhos din sa mga paa ng Tagapaglig- 
tas. Ang pagbubuhos ng ungguento sa ulo ay pang- 
karaniwan. Ang pagbubuhos nito sa mga paa ay 
isang gawa ng namumukod-tanging kapakumbaba- 
an at pagmamahal sa Tagapagligtas, at sa gayon ay 
nararapat na partikular na iulat.”---Barnes' Notes on 
the New Testament, 1974. 

3. Si Maria Magdalena. Ang kaniyang pangalang 
pagkakakilanlan (na nangangahulugang “Ng (Mula 
sa) Magdala”) ay malamang na nagmula sa bayan 
ng Magdala (tingnan ang MAGADAN) sa kanluraning 
baybayin ng Dagat ng Galilea na nasa kalagitnaan 
ng Capernaum at ng Tiberias. Walang ulat na dina- 
law ni Jesus ang bayang ito, bagaman malaking pa- 
nahon ang ginugol niya sa nakapalibot na lupain. 
Hindi rin tiyak kung ito ang sariling bayan o dakong 
tinitirahan ni Maria. Yamang tinutukoy siya ni Lu- 
cas bilang “si Maria na tinatawag na Magdalena,” 
ipinapalagay ng ilan na may ipinahihiwatig si Lucas 
na isang bagay na natatangi o kakaiba.---Luc 8:2. 

Nagpalayas si Jesus ng pitong demonyo mula kay 
Maria Magdalena, sapat na dahilan upang manam- 
palataya siya kay Jesus bilang ang Mesiyas at upang 
suhayan niya ng namumukod-tanging mga gawa 
ng debosyon at paglilingkod ang gayong pananam- 
palataya. Una siyang binanggit sa ulat ng ikalawang 
taon ng pangangaral ni Jesus, noong si Jesus at ang 
kaniyang mga apostol ay ‘naglalakbay sa bawat lun- 
sod at sa bawat nayon, na ipinangangaral at ipi- 
nahahayag ang mabuting balita ng kaharian ng 
Diyos.’ Kasama si Juana na asawa ng tauhang taga- 
pangasiwa ni Herodes, si Susana, at ang iba pang 


316 


mga babae, si Maria Magdalena ay patuloy na nag- 
lingkod sa mga pangangailangan ni Jesus at ng ka- 
niyang mga apostol mula sa kanilang mga tinatang- 
kilik.--Luc 8:1-3. 

Ang pinakaprominenteng pagbanggit kay Maria 
Magdalena ay may kaugnayan sa kamatayan at 
pagkabuhay-muli ni Jesus. Nang si Jesus, bilang 
ang Kordero ng Diyos, ay dalhin sa patayan, si Ma- 
ria ay kabilang sa mga babae “na mga sumama kay 
Jesus mula sa Galilea upang maglingkod sa kaniya” 
at “nagmamasid mula sa malayo” habang nakabitin 
si Jesus sa pahirapang tulos. Kasama niya noon ang 
ina ni Jesus na si Maria, si Salome, at gayundin “ang 
isa pang Maria” (Blg. 4).--Mat 27:55, 56, 61; Mar 
15:40: Ju 19:25. 

Pagkalibing kay Jesus, si Maria Magdalena at ang 
iba pang mga babae ay yumaon upang maghanda 
ng mga espesya at mabangong langis bago magsi- 
mula ang Sabbath sa paglubog ng araw. Pagkata- 
pos ng Sabbath, sa pagbubukang-liwayway, noong 
unang araw ng sanlinggo, dinala ni Maria at ng iba 
pang mga babae ang mabangong langis sa libingan. 
(Mat 28:1; Mar 15:47, 16:1, 2; Luc 23:55, 56, 24:1) 
Nang makita ni Maria na ang libingan ay nakabukas 
at lumilitaw na walang laman, dali-dali siyang hu- 
mayo upang sabihin ang nakagugulat na balita kina 
Pedro at Juan, na tumakbo naman patungo sa libi- 
ngan. (Ju 20:1-4) Pagkabalik ni Maria sa libingan, 
nakaalis na sina Pedro at Juan, at noon niya tining- 
nan ang loob at natigilan siya nang makita niya ang 
dalawang anghel na nakaputi. Pagkatapos ay buma- 
ling siya sa likuran at nakita si Jesus na nakatayo. 
Sa pag-aakalang ito ang hardinero, itinanong niya 
kung nasaan ang katawan ni Jesus, upang maasika- 
so niya iyon. Nang tumugon ito ng “Maria!” ay kaa- 
gad na nahayag sa kaniya kung sino ito at sa ka- 
biglaanan ay niyakap niya ito, anupat bumulalas, 
“Rab-bo'ni!” Ngunit wala nang panahon noon para 
sa mga kapahayagan ng pagmamahal na nauukol sa 
lupa. Makakasama na lamang nila si Jesus sa loob 
ng maikling panahon. Dapat na magmadali si Maria 
na ipabatid sa iba pang mga alagad ang tungkol sa 
pagkabuhay-muli nito at na si Jesus ay aakyat, gaya 
ng sinabi nito, “sa aking Ama at inyong Ama at 
sa aking Diyos at inyong Diyos.”--Ju 20:11-18. 

4. “Ang isa pang Maria.” Siya ang asawa ni Clo- 
pas (Alfeo) (tingnan ang Croras) at ina ni Santiago 
na Nakabababa at ni Joses. (Mat 27:56, 61: Ju 19:25) 
Bagaman walang anumang maka-Kasulatang su- 
porta, sinasabi ng tradisyon na si Clopas at si Jose, 
ang ama-amahan ni Jesus, ay magkapatid. Kung to- 
too ito, magiging tiya ni Jesus ang Mariang ito, at 
mga pinsan niya ang mga anak nito. 

Hindi lamang kabilang si Maria sa mga babae 
“na mga sumama kay Jesus mula sa Galilea upang 


317 


maglingkod sa kaniya” kundi isa rin siya sa mga 
nakasaksi sa pagbabayubay kay Jesus. (Mat 27:55: 
Mar 15:40, 41) Kasama si Maria Magdalena, nana- 
tili siya sa labas ng libingan ni Jesus noong masak- 
lap na hapong iyon, Nisan 14. (Mat 27:61) Noong 
ikatlong araw, silang dalawa at ang mga iba pa ay 
pumaroon sa libingan taglay ang mga espesya at 
mabangong langis sa layuning pahiran ang kata- 
wan ni Jesus at nagulat sila nang masumpungan 
nilang nakabukas ang libingan. Ipinaliwanag ng 
isang anghel na si Kristo ay ibinangon mula sa 
mga patay, kaya iniutos nito, “Humayo kayo, sabi- 
hin ninyo sa kaniyang mga alagad.” (Mat 28:1-7, 
Mar 16:1-7: Luc 24:1-10) Habang nasa daan sila, 
ang binuhay-muling si Jesus ay nagpakita sa Ma- 
riang ito at sa mga iba pa.---Mat 28:8, 9. 

5. Si Maria na ina ni Juan Marcos. Siya rin ang 
tiya ni Bernabe. (Gaw 12:12: Col 4:10) Ang kaniyang 
tahanan ay ginamit bilang dakong pinagtitipunan 
ng sinaunang kongregasyong Kristiyano sa Jerusa- 
lem. Ang kaniyang anak na si Marcos ay nagkaroon 
ng malapit na pakikipag-ugnayan sa apostol na si 
Pedro, na maliwanag na nakatulong nang malaki sa 
espirituwal na paglaki ni Marcos, sapagkat tinutukoy 
siya ni Pedro bilang “si Marcos na aking anak.” (1Pe 
5:13) Nang mapalaya mula sa bilangguan ni Hero- 
des, si Pedro ay kaagad na pumaroon sa tahanan ni 
Maria “kung saan marami ang nagtitipon at nana- 
nalangin.” Ang bahay ay malamang na malaki, at 
ipinahihiwatig ng pagkanaroroon ng isang alilang 
babae na si Maria ay isang babaing maykaya sa bu- 
hay. (Gaw 12:12-17) Yamang tinukoy iyon bilang 
kaniyang tahanan, at hindi ng kaniyang asawa, ma- 
lamang na isa siyang balo.---Gaw 12:12. 

6. Si Maria ng Roma. Pinadalhan siya ni Pablo ng 
mga pagbati sa liham nito sa mga taga-Roma at pi- 
napurihan siya nito dahil sa kaniyang “maraming 
pagpapagal" alang-alang sa kongregasyon sa Roma. 
--Ro 16:6. 


MARINERO. [Isa na naglalayag o tumutulong 
sa pagpapatakbo ng isang barko, isang magdaragat. 
(1Ha 9:26, 27: Eze 27:8, 9, Apo 18:17-19) Mapanga- 
nib ang buhay ng sinaunang mga marinero. Halos 
wala silang magawa kapag ipinaghahampasan sila 
ng bagyo sa dagat. Sumulat ang salmista: “Dahil sa 
kapahamakan ay natutunaw ang kanila mismong 
kaluluwa. Sila ay susuray-suray at hahapay-hapay 
na tulad ng taong lasing, at ang kanila ngang bu- 
ong karunungan ay nagkakalitu-lito. At dumaraing 
sila kay Jehova sa kanilang kabagabagan.”--Aw 
107:26-28. 

Inilalahad ng Gawa 27:15-19 ang isang malinaw 
na ulat tungkol sa mga hakbang na ginawa ng mga 
marinero noong minsang may bagyo. Ang maliit na 


MARKA 


bangka, na hinihila ng barko at maliwanag na nag- 
sisilbing bangkang salbabida kung kinakailangan, 
ay isinampa sa kubyerta. Ang mga pantulong, posi- 
bleng mga lubid o mga tanikala, ay ginamit upang 
talian ang barko sa ilalim, samakatuwid nga, pinara- 
an ang mga ito sa ilalim ng kasko ng barko at hinig- 
pitan sa kubyerta. Ibinaba ang kasangkapang panla- 
yag. Maaaring nangangahulugan ito na inirolyo ang 
pangunahing layag. Itinapon ang ibang mga kaga- 
mitan upang pagaanin ang barko at lalo itong lumu- 
tang.--Ihambing ang Jon 1:5, Gaw 27:38; tingnan 
ang BARKO. 


MARKA. Sa gitna ng mga di-Israelita, ang 
mga hayop at pati ang mga alipin ay nilalagyan ng 
herong tanda bilang indikasyon ng pagmamay-ari. 
Sa kaso ng mga tao, ang gayong mga marka ng 
pagmamay-ari ay inilalagay sa isang hantad na 
dako ng katawan, gaya ng noo. Kung minsan, ipi- 
nakikilala ng mga tao na sila ay mga mananamba 
ng huwad na mga diyos sa pamamagitan ng pag- 
lalagay ng marka ng kanilang bathala sa kanilang 
noo. Gayunman, ipinagbawal ng kautusan ni Jeho- 
va sa Israel ang paglalagay ng nakasisirang mga 
marka ng tato sa mga tao. Nakatulong ito upang 
mahadlangan ang anumang idolatrosong mga ga- 
wain at nagturo ito ng kaukulang paggalang sa 
mga lalang ng Diyos.--Lev 19:28, tingnan ang HE- 
RONG TANDA. 

Makasagisag na Paggamit. Tinutukoy ng Ka- 
sulatan ang mga markang inilagay sa mga tao at bi- 
nabanggit nito ang mga iyon sa makasagisag na 
diwa. Sa pangitain ni Ezekiel, isang lalaking may 
tintero ng kalihim ang inutusang pumaroon sa Je- 
rusalem at lagyan ng marka [sa Heb., taw] yaong 
mga nagbubuntunghininga at dumaraing dahil sa 
lahat ng karima-rimarim na bagay na ginagawa sa 
gitna nito.” Ipinakikita ng pagkilos nilang ito na sila 
ay mga taong matuwid, mga lingkod na nauukol kay 
Jehova, at samakatuwid ay karapat-dapat ingatan 
kapag inilapat na ang kahatulan ni Jehova. Ang ma- 
kasagisag na marka sa kanilang noo ang nagpapa- 
tunay sa bagay na ito.---Eze 9, ihambing ang Eze 9: 
4, tlb sa Rbi8, 2Pe 2:6-8. 

Samantala, sa pangitain ni Juan, ang mga taong 
tumatanggap ng marka (o, lilok) ng mabangis na 
hayop sa kanilang noo o sa kanilang kamay ay na- 
kahanay sa pagkapuksa. Ang marka sa noo ay ha- 
yagang nagpapakilala sa kanila bilang mga mana- 
namba ng mabangis na hayop at samakatuwid ay 
mga alipin nito. Sa gayo'y ipinakikita sila bilang 
mga sumasalansang sa Diyos, sapagkat tinanggap 
ng mabangis na hayop ang awtoridad nito mula sa 
dragon, si Satanas na Diyablo. Ang pagkakaroon 
ng marka sa kamay ay makatuwirang sumasagi- 
sag sa aktibong pagsuporta sa mabangis na hayop, 


MARMOL 


yamang ang kamay ay ginagamit sa pagsasakatu- 
paran ng gawain.--Apo 13:1, 2, 16-18, 14:9, 10, 
16:1, 2: 20:4. 


MARMOL. Isang malakristal na batong-apog 
(calcium carbonate) na pino ang hilatsa, may iba't 
ibang kulay, salat, at istraktura ng kristal, at napa- 
kikintab nang husto. Ang iba't ibang kulay nito ay 
mula sa puting-puti hanggang sa sari-saring ting- 
kad ng abuhin, kayumanggi, dilaw, pula, berde, at 
itim. Ang mga guhit o mga ugat nito ay dahil sa na- 
kahalong mga metal oxide at mga materya ng kar- 
bon. 

Lumilitaw na walang matatagpuang marmol sa 
Palestina. Ang Lebanon ay napagkunan ng iba't 
ibang uri ng marmol: ngunit sa pulo ng Paros sa Ae- 
geano at sa Arabia natagpuan ang pinakamahuhu- 
say na klase ng marmol. Nang ilarawan ng dalagang 
Shulamita sa mga dama sa korte ni Haring Solomon 
ang kaniyang minamahal na kaibigang pastol, sina- 
bi niya: “Ang kaniyang mga binti ay mga haliging 
marmol na nakapatong sa may-ukit na mga tuntu- 
ngang yari sa dalisay na ginto.” (Sol 5:15) Noong 
mga araw ni Reyna Esther, ang palasyo ng Persia sa 
Susan ay may mga haliging marmol, at ang ilang 
bahagi ng sahig nito ay yari sa itim na marmol. (Es 
1:6) Nakatala rin ang marmol bilang isa sa mahaha- 
lagang paninda ng “mga naglalakbay na manga- 
ngalakal sa lupa” na tumatangis dahil sa pagbagsak 
ng Babilonyang Dakila tungo sa pagkapuksa.---Apo 
18:11, 12. 

Hindi matiyak kung gumamit si Solomon ng mar- 
mol sa kaniyang programa ng pagtatayo. Sinabi ni 
Josephus na “puting marmol” ang ginamit, ngu- 
nit ang salitang Hebreo na kadalasang isinasaling 
“marmol” sa 1 Cronica 29:2 ay malamang na tumu- 
tukoy sa “alabastro” kung kaya gayon ang itinum- 
bas dito sa ilang salin. (JB, NW; Jewish Antiqui- 
ties, VIII, 64 [iii 2]) Kaayon ito ng sinasabi sa 
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament 
nina Brown, Driver, at Briggs (1980, p. 1010), at sa 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros, nina Koehler 
at Baumgartner (Leiden, 1958, p. 966). 


MAROT [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maging mapait”]. Isang bayan na bi- 
nanggit ng propetang si Mikas sa kaniyang hula na 
patiunang nagsasabi ng kaparusahan ni Jehova sa 
Jerusalem at Juda. (Mik 1:12) Hindi matukoy ang 
lokasyon nito. Ipinapalagay ng ilan na ito ay ang 
Maarat ng Josue 15:59. 


MARSENA. [Isa sa pitong prinsipe na sinang- 


guni ni Ahasuero hinggil sa pagtangging sumunod 
ni Vasti.---Es 1:14. 


MARS' HILL. Tingnan ang AREOPAGO. 


318 


MARTA. Isang babaing Judio, kapatid nina La- 
zaro at Maria ng Betania. (Ju 11:1, 2) Maliwanag na 
malimit dumalaw si Kristo sa kanilang tahanan ka- 
pag siya ay nasa kapaligiran ng Jerusalem. Ang 
mga buklod ng pagmamahalan ay umiral sa pagitan 
niya at ng tatlong ito, sapagkat espesipikong sinasa- 
bi: “Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kaniyang ka- 
patid na babae at si Lazaro.”--Ju 11:5. 

Iniulat ni Lucas na noong pumasok si Jesus sa 
“isang nayon,” “tinanggap siya ng isang babae na 
nagngangalang Marta bilang panauhin sa bahay.” 
(Luc 10:38) Salig sa Mateo 26:6, Marcos 14:3, at Juan 
12:1-3, iniharap ang palagay na si Marta ang asawa, 
o ang balo, o ang anak pa nga ni Simon na ketongin. 
Gayunman, walang ibinibigay na espesipikong mga 
pananalita ang Kasulatan na sumusuporta sa mga 
pangmalas na ito. 

Noong isang pagkakataon, nang dumalaw si Jesus 
sa tahanan nina Lazaro, Maria, at Marta, si Maria ay 
"umupo sa paanan ng Panginoon at patuloy na naki- 
nig sa kaniyang salita, samantalang si Marta “ay na- 
gagambala sa pag-aasikaso sa maraming tungku- 
lin.” Sinikap ni Marta na makuha ang tulong ni 
Maria, sa pagsasabing: “Panginoon, hindi ka ba na- 
babahala na pinababayaan akong mag-isa ng aking 
kapatid na mag-asikaso sa mga bagay-bagay? Kaya 
nga sabihin mo sa kaniya na tulungan ako.” Maliwa- 
nag na nababahala si Marta na masapatan ang ma- 
teryal na mga pangangailangan ni Jesus. Ngunit 
idiniin ni Kristo ang nakahihigit na halaga ng espi- 
rituwal na mga bagay at binigyan niya ito ng may- 
kabaitang saway, sa pagsasabing: “Marta, Marta, 
ikaw ay nababalisa at nababagabag tungkol sa ma- 
raming bagay. Gayunman, iilang bagay ang kinaka- 
ilangan, o isa lamang. Sa ganang kaniya, pinili ni 
Maria ang mabuting bahagi, at hindi ito kukunin sa 
kaniya.” (Luc 10:38-42) Masisiyahan na si Kristo sa 
isang putahe ng pagkain kung ang paggawa niya 
nito ay mangangahulugan na maging si Marta ay 
magtatamo ng mas malaking pakinabang mula sa 
kaniyang pagtuturo. 

Bagaman waring si Marta ay labis na nababahala 
sa materyal na mga bagay, hindi dapat isipin na ku- 
lang siya ng interes sa espirituwal na mga bagay. 
Pagkamatay ni Lazaro, si Marta ang sumalubong kay 
Jesus nang maglakbay ito patungong Betania, sa- 
mantalang si Maria, noong una, ay nakaupo sa taha- 
nan (posibleng dahil sa pamimighati o dahil sa dami 
ng dumadalaw na mga kaibigan). Si Marta ay nag- 
pakita ng pananampalataya kay Kristo nang sabihin 
niya na hindi sana namatay si Lazaro kung naroro- 
on lamang si Jesus. Kinilala rin niya: “Alam kong ba- 
bangon siya sa pagkabuhay-muli sa huling araw,” 
nagpapakitang naniniwala siya sa pagkabuhay-muli. 
Sa pag-uusap na iyon, ipinaliwanag ni Jesus na siya 
“ang pagkabuhay-muli at ang buhay,” anupat itina- 


319 


tampok na bagaman mamatay ang isa na nananam- 
palataya sa kaniya, ito ay muling mabubuhay. Nang 
tanungin ni Kristo si Marta, “Pinaniniwalaan mo ba 
ito?” malinaw na ipinakita niya ang kaniyang pana- 
nampalataya sa pamamagitan ng pagtugon: “Oo, Pa- 
nginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo na Anak 
ng Diyos, ang Isa na darating sa sanlibutan.” (Ju 
11:19-27) Siyempre pa, hindi nito inaalis ang posibi- 
lidad ng pagkakaroon niya ng ilang pag-aalinlangan 
tungkol sa kung ano ngayon ang magagawa o gaga- 
win ni Jesus sa kalagayan ng kaniyang patay na ka- 
patid. (Ihambing ang saloobin ng mga apostol na 
inilahad sa Luc 24:5-11.) Sa libingan ni Lazaro, nang 
ipag-utos ni Kristo na alisin ang bato, sinabi ni Mar- 
ta: “Panginoon, sa ngayon ay nangangamoy na siya, 
sapagkat apat na araw na.” Ngunit bilang tugon ay 
nagtanong si Jesus: “Hindi ko ba sinabi sa iyo na 
kung maniniwala ka ay makikita mo ang kaluwalha- 
tian ng Diyos?” Nasaksihan niya iyon nang buha- 
ying-muli ang kaniyang kapatid.--Ju 11:39-44. 

Pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Lazaro, uma- 
lis si Kristo. Sa kalaunan, bumalik siya sa Betania at 
nakipagtipon kasama ng iba pa, kabilang na sina 
Marta, Maria, at Lazaro, sa tahanan ni Simon na ke- 
tongin. Isang hapunan ang inihanda at muli “si Mar- 
ta ay naglilingkod.” Si Lazaro ay nasa tabi ng mesa, 
at sa okasyong iyon pinahiran ni Maria si Jesus 
ng mamahaling mabangong langis. (Ju 12:1-8, Mat 
26:6-13, Mar 14:3-9) Walang sinabi ang Kasulatan 
may kinalaman sa sumunod na mga pangyayari sa 
buhay ni Marta at sa panahon at mga kalagayan ng 
kaniyang kamatayan. 


MARTILYO. Isang kasangkapan na ginagamit 
bilang pamukpok at pambaon, isang malyete. Noon, 
ginagamit ang mga martilyo upang magbaon ng 
mga pako (Jer 10:4) at mga pantoldang tulos (Huk 
4:21), sa pagtitibag bilang pambiyak ng mga bato sa 
pamamagitan ng paulit-ulit na pagpukpok at ma- 
ging sa paghubog at pagpapakinis ng mga bato para 
sa pagtatayo (1Ha 6:7), at sa paghubog ng metal, 
halimbawa ay sa paggawa ng mga idolo.---Isa 41:7: 
44:12. 

Kabilang ang bato, metal, at kahoy sa iba't ibang 
materyales na ginagamit noon sa paggawa ng mga 
ulo ng martilyo. Malamang na yari sa kahoy ang 
martilyo, o malyete, na ginamit ni Jael upang itarak 
ang pantoldang tulos sa mga pilipisan ni Sisera. 
--Huk 4:21, 5:26. 

Sa makasagisag na diwa, ang salita ng kahatulan 
ni Jehova ay inihahambing sa isang martilyong 
pampanday na dumudurog sa malaking bato. (Jer 
23:29) Gayundin, sa kamay ni Jehova, ang Babilo- 
nya ay tulad ng martilyong pampanday na buma- 
basag sa mga bansa at mga kaharian.---Jer 50:23, 
ihambing ang Jer 25:8, 9, 17-26. 


MASAH 
MARUMING HAYOP. Tingnan ang Hayop, 
MGA. 
MAS. Isang inapo ni Sem sa pamamagitan ni 


Aram. (Gen 10:22, 23: 1Cr 1:17, sa Sy at sa anim na 
manuskritong Heb.) Sa 1 Cronica 1:17 ang tekstong 
Masoretiko ay kababasahan ng “Mesec” sa halip na 
“Mas.” Ngunit malamang na isa itong pagkakamali 
ng eskriba, yamang si Mesec ay nakatala bilang 
isang “anak” ni Japet.--Gen 10:2, 1Cr 1:5. 

Iniuugnay ng ilan si Mas at ang kaniyang mga 
inapo sa Mons Masius, isang bulubunduking rehiyon 
sa hilagang Mesopotamia na binanggit ng Griegong 
heograpo na si Strabo. (Geography, 16, 1, 23) Iniuug- 
nay ng iba ang Mas sa isang bahagi ng disyerto 
ng Sirya-Arabia na tinatawag na “(lupain ng) Mas” 
sa mga ulat ng kasaysayan ng Asirya at inilara- 
wan bilang “ang disyerto kung saan ang nakatutu- 
yot na uhaw ay pangkaraniwan, kung saan wala 
man lamang mga ibon sa langit at kung saan wa- 
lang mga burikong gubat (ni) mga gaselang nangi- 
nginain.”-- Archaeology and the Old Testament, ni 
M. F. Unger, 1964, p. 98, Ancient Near Fastern Texts, 
inedit ni J. B. Pritchard, 1974, p. 299. 


MASA. Isang inapo ni Abraham sa pamamagi- 
tan ni Ismael. (Gen 25:12-14, 1Cr 1:29, 30) Mala- 
mang na ang mga supling ni Masa ay namayan sa 
isang lugar sa H Arabia. Sa mga ulat ng kasaysayan 
ni Tiglat-pileser III, ang Mas'a (Masa sa Bibliya?) ay 
binabanggit na kasama ang Tema at ang iba pang 
mga lokasyon sa H Arabia. (Ancient Near Eastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 283) Iniugnay 
ang Masa sa Ma-sa-noi na ayon sa Griegong heogra- 
po na si Ptolemy (ikalawang siglo C.E.) ay matatag- 
puan sa HS ng “Duma” (ang lugar ng Dumat al- 
Ghandal sa H Arabia?). 

Ang salitang Hebreo na mas:sa” ay matatagpuan 
din sa Kawikaan 30:1 (may pamanggit na pantukoy 
na ha) at sa Kawikaan 31:1 (walang pantukoy). Ito 
ang naging dahilan ng mga salin na 'Agur na anak 
ni Jakeh, ng Masa” at 'Lemuel na hari ng Masa." 
(Ihambing ang AT, JB, Ro, RS o ang iba pang mga 
salin ng mga ito.) Gayunman, maliwanag na sina 
Agur at Lemuel ay mga Israelita, at kung gayon, 
ang massa” ay angkop na isinasaling “orakulo” (AS), 
“deklarasyon” (Yg), at “mabigat na mensahe” (NW; 
ihambing ang Kaw 30:5, 9, 31:30 sa Aw 12:6; Ro 
3:1, 2). 


MASAH [Pagsubok]. Isa sa mga pangalan ng 
isang lugar na malapit sa Repidim kung saan maka- 
himalang pinaglaanan ng tubig ang mga Israelita. 
Gaya ng itinagubilin ni Jehova, si Moises at ang 
ilang matatandang lalaki ng Israel ay pumaroon sa 
bato sa Horeb. Doo'y hinampas ni Moises ang bato. 


MASAHAN 


Ang tubig na lumabas mula roon ay umagos na pa- 
rang ilog sa ilang na iyon. Dahil inilagay ng mga Is- 
raelita si Jehova sa pagsubok sa pamamagitan ng 
kanilang pagbubulung-bulungan at kawalan ng pa- 
nanampalataya, pinangalanan ni Moises ng Masah 
(na nangangahulugang “Pagsubok”) ang lugar na 
ito. At dahil sa kanilang pagtatalo, tinawag niya 
itong Meriba (na nangangahulugang “Pagtatalo"). 
--Exo 17:1-7: Aw 105:41. 

Nang malapit nang mamatay si Moises, binabala- 
an niya ang Israel na huwag nilang ilagay sa pagsu- 
bok si Jehova gaya ng ginawa nila sa Masah. (Deu 
6:16: tingnan din ang Deu 9:22.) Pagkatapos, nang 
pagpalain niya ang Israel, muli niyang binanggit 
ang pangyayaring ito, at ipinakita niyang nagbunga 
ito ng pagsubok kay Levi. (Deu 33:8) Sa kasong ito, 
ang Levi ay maaaring tumutukoy sa mga ulo ng tri- 
bo, samakatuwid nga, kina Moises at Aaron. 

Nang maglaon, pinayuhan ng salmista ang mga 
Israelita na huwag nilang patigasin ang kanilang 
mga puso gaya ng salinlahi na nagpagala-gala sa 
ilang. Nang banggitin niya ang Meriba at ang Ma- 
sah, maliwanag na ang tinutukoy niya ay ang pag- 
bubulung-bulungan ng Israel sa Repidim dahil sa 
tubig, anupat ang pangyayaring ito ay nagsilbing la- 
rawan ng kanilang landasin ng kawalang-pananam- 
palataya sa loob ng 40 taon. (Aw 95:8-11) Lumilitaw 
na ito ang ibig sabihin ng siniping mga salita ng 
salmista (mula sa Griegong Septuagint) na masu- 
sumpungan sa Hebreo kabanata 3: “Huwag ninyong 
patigasin ang inyong mga puso na gaya niyaong 
pangyayari nang mapukaw ang mapait na galit [Me- 
riba], gaya noong araw nang ginagawa ang pagsu- 
bok [Masah] sa ilang, kung saan sinubok ako ng in- 
yong mga ninuno ng isang pagsubok, at gayunma'y 
nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng apatna- 
pung taon [sa literal, “at nakita nila ang aking mga 
gawa nang apatnapung taon'].” (Heb 3:8, 9) Maaa- 
ring kalakip din sa Awit 95:8 at Hebreo 3:8 ang pag- 
bubulung-bulungan ng Israel nang maglaon sa Me- 
riba sa lugar ng Kades dahil sa tubig.---Bil 20:1-13. 


MASAHAN |sa Ingles, kneading trough]. Isang 
hugis-mangkok na kagamitan na mababaw at kara- 
niwa'y nabibitbit. Noon, ito ay kadalasang gawa sa 
kahoy ngunit kung minsa'y yari sa luwad o sa bron- 
se. Dito pinaghahalo ang harina at tubig upang ga- 
wing masa. Sa paggawa ng tinapay na may lebadu- 
ra, ang masa ay kadalasang hinahaluan ng isang 
piraso ng pinaasim na masa na itinira mula sa nag- 
daang pagluluto ng tinapay. Hinahayaan munang 
umalsa sa masahan ang limpak ng masa bago ito 
iluto. (Gen 18:6, 1Sa 28:24) Karaniwan na, mga ka- 
may ang ginagamit kapag nagmamasa, bagaman 
kung minsan ay ginagamit din ng mga Ehipsiyo 


320 


ang kanilang mga paa, kapag nagmamasa sa isang 
malaking masahan.---Os 7:4. 

Iba't iba ang laki ng mga masahan. Gayunman, 
ang isang uri ng masahang luwad na kadalasang gi- 
nagamit noon ay tila mangkok na may diyametrong 
humigit-kumulang 25 sentimetro (10 pulgada) at 
may lalim na mga 8 sentimetro (3 pulgada). 

Isang mahalagang pagkain ng mga Hebreo ang 
tinapay at regular silang nagluluto nito. Kaya na- 
man para sa mga Israelita at sa iba pang mga tao 
noong sinaunang panahon, ang masahan ay isang 
napakahalagang kasangkapan. Noong mga araw ni 
Moises, ang mga palakang tumakip sa Ehipto bilang 
ikalawang dagok na pinasapit dito ni Jehova ay pu- 
masok sa mga tahanan at nasumpungan maging sa 
mga masahan. (Exo 8:3) Nang maglaon, nang dali- 
daling lisanin ng mga Israelita ang Ehipto, “dinala 
ng bayan ang kanilang masang harina bago pa ito 
mapaasim, at ang kanilang mga masahan na naka- 
balot sa kanilang mga balabal na nakapasan sa ka- 
nilang balikat.” (Exo 12:33, 34) Yamang noon ay 
mahalagang kagamitan sa tahanan ang masahan, 
palibhasa'y ginagamit ito sa paggawa ng “pang- 
araw-araw na tinapay,” maliwanag na ang pagpapa- 
la rito ni Jehova ay nagpapahiwatig na tiyak na 
magkakaroon ng saganang pagkain sa tahanan, sa- 
mantalang ang pagsumpa niya rito ay nangangahu- 
lugan naman ng gutom.---Deu 28:1, 2, 5, 15, 17. 


MASAL. Isang lunsod ng Aser na iniatas sa 
mga Gersonita. Lumilitaw na ito'y isa pang panga- 
lan ng Misal. (Jos 21:27, 30, 1Cr 6:71, 74) Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


MASEIAS [Si Jah ay Isang Kanlungan]. Ninu- 
no ng kasamahan ni Jeremias na si Baruc at ni Sera- 
ias na pinunong tagapangasiwa.---Jer 32:12, 51:59. 


MASIGASIG, ANG. Isang katawagan na nag- 
papaiba sa apostol na si Simon mula sa apostol na si 
Simon Pedro at maliwanag na katumbas ng termi- 
nong “Cananeo” na ginamit nina Mateo at Marcos. 
(Mat 10:4; Mar 3:18, Luc 6:15: Gaw 1:13) Ang pag- 
tawag kay Simon bilang “ang masigasig" ay hindi 
naman nangangahulugan na dati siyang kasama sa 
pulitikal na pangkat na tinatawag na mga Zealot. 
Maaaring ang katawagang iyon ay isa lamang ban- 
sag na angkop sa kaniyang personalidad. 


MASKIL. Ang salitang ito ay lumilitaw sa su- 
perskripsiyon ng 13 awit (32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 
55, 74, 78, 88, 89, 142) at posibleng nangangahulu- 
gang “mapagdili-diling tula.” Gayunman, dahil di- 
matiyak ang kahulugan ng salitang Hebreong ito, 
hindi na ito isinalin ng maraming bersiyon. May pa- 
hiwatig hinggil sa kahulugan nito---isang salita na 
kahawig ng anyo nito [ipinagpatuloy sa pahina 337] 


Ang Imperyo ng Babilonya 


321 


ANG Babilonya ay tunay na 
isang kahanga-hangang lun- 
sod--ang nagtataasan nitong 
mga pader, ang Processional 
Way nito, ang bantog na 
Hanging Gardens, at ang 
mahigit na 50 templo. 
Maagang-maaga sa kasay- 
sayan ng tao, ang Babel (nang 
maglaon ay tinawag na Babi- 
lonya) ay naging isang promi- 
nenteng sentro ng pagsamba 
na salansang sa tunay na Diyos 
na si Jehova. (Gen 10:9, 10) 
Binigo ni Jehova ang layunin 
ng mga tagapagtayo nito sa pa- 
mamagitan ng paggulo sa wika 
ng mga tao at pagpapangalat 
sa kanila patungo sa lahat ng 


dako sa lupa. (Gen 11:4-9) Sa 
gayon, ang huwad na pagsam- 
ba na nagmula sa Babilonya ay 
lumaganap sa ibang mga lu- 
pain. 

Ang pagsalansang ng Babi- 
lonya kay Jehova ay human- 
tong sa pagbagsak nito. Sa 
hula, inilarawan ni Jehova ang 
Babilonya bilang isang leon na 
may mga pakpak ng agila, 
inihula rin niya na babagsak 
ito at matitiwangwang. Noong 
gabi ng Oktubre 5, 539 B.C.E., 
ang Babilonya ay nakuha ni 
Cirong Dakila, na ang panga- 
lan ay inihula ni Jehova. Bu- 
magsak ang Babilonya ayon 
sa mismong paraan na inihula. 
Nang bandang huli, ang lun- 
sod ay naging “mga bunton ng 
mga bato,” anupat hindi na 
muling maitatayo.-- Jer 51:37, 
tingnan ang Isa 44:27-45:2. 


MGA PANGUNAHING LUNSOD 


Babilonya: Kabisera ng pulitika at 
relihiyon ng imperyo: maraming 
Judio ang naging tapon dito 

Tema: Lumilitaw na ikalawang 
kabisera, itinatag ni 
Haring Nabonido, na nag-iwan 
kay Belsasar ng pangangasiwa 
sa Babilonya 


Nineve: Kabisera ng Asirya, na 
bumagsak sa isang koalisyon 
ng mga Caldeo at mga Medo 
noong 632 B.C.E. 


Carkemis: Dito tinalo ni 
Nabucodonosor II ang mga 
hukbong Ehipsiyo, sa gayo'y 
nagsimulang mangibabaw 
ang Babilonya sa Sirya 

Jerusalem: Naging sakop ng 
Babilonya noong 620 B.C.E. 
Kinubkob ng mga hukbong 
Babilonyo noong 618-617 at 
noong 609-607 B.C.E. 

Tiro: Sumuko sa mga hukbong 
Babilonyo pagkatapos ng 
13-taong pagkubkob 


P: Damasco 
Tiro 


Jerusalem 
e 


Muling-itinayong 
Ishtar Gate 


Ang ziggurat sa Ur. Malamang na 
ang toreng itinayo sa Babel ay isang 
relihiyosong ziggurat na gaya nito 


Inilalahad ng inskripsiyong ito ang paghahambog 
ni Nabucodonosor II tungkol sa lahat ng ginawa 
niya upang palakihin at palawakin ang Babilonya 
(Ihambing ang Dan 4:30) 


Mga Pader ng Babilonya. Ang lunsod ay waring di-magagapi. 
Ipinagsasanggalang ito ng napakalalaking doblihang pader. 

May ikalawang hanay ng mga pader na nakapalibot sa silangang 
bahagi ng lunsod, isang pader din ang nagsisilbing pananggalang 

sa kahabaan ng silangang pampang ng Eufrates na dumaraan sa 
lunsod. Ang templo ni Marduk ang tampok na bahagi ng Babilonya. 
Nauugnay dito ang tore ng Etemenanki (itinuturing ng ilan bilang 
ang Tore ng Babel), na umaabot sa taas na 91 m (300 piye) 


Dekorasyon mua AGED” KARA 
sa Processional Way 3 Pa an — TOE So 
ng Babilonya. ps Tag. Bak : 8 ri y 4 pag bas d Pt, Uy di E i 
Kapansin-pansin i 
na sa Bibliya, 

ang Babilonya 

ay isinasagisag ng 
isang leon (Dan 7:4) 


Luwad na modelo ng atay ng 
tupa, inukitan ng mga tanda 
at mga pormula sa mahika, 
ginamit sa Babilonya para 

sa panghuhula (Ihambing 
ang Eze 21:20-22) 


Si Nabonido, ang huling kataas-taasang monarka ng Babilonya, 

at ang mga sagisag ng mga diyos niya (buwang gasuklay ng diyos- 
buwan na si Sin, may-pakpak na araw ng diyos-araw na si Shamash, 
bituin ni Ishtar). Hindi nailigtas ang Babilonya ng mga bagay sa 
kalangitan at ng mga diyos na iniuugnay sa mga ito (Isa 47:12-15) 


Ito ang sinasabing pinakamatandang 
halimbawa ng horoscope: mula sa 
Babilonia: pinaniniwalaang mula 
pa noong ikalimang siglo B.C.E. 


Ang mga guho ng sinaunang Babilonya ay 
nagpapatotoo sa pagkamaaasahan ng hula ng 
Bibliya. Ang Babilonya noon “ang kagayakan 
ng mga kaharian”: ito ngayon ay “tiwangwang 
na kaguhuan"” (Isa 13:19-22: Jer 50:13) 


Ang pagbagsak ng Babilonya 


Ang Nabonidus Chronicle 
—isang tapyas na cuneiform 
na nagpapatunay sa 
biglaang pagbagsak 

ng Babilonya kay Ciro 


Ang Pananakop ng Babilonya sa Jerusalem 


326 


ANG sinaunang Jerusalem ay 
nagtamasa ng isang natata- 
nging karangalan: Iyon ang 
tanging lunsod sa lupa na 
pinaglagyan ni Jehova ng ka- 
niyang pangalan. (1Ha 11:36) 
Iyon din ang naging sentro 
ng dalisay na pagsamba kay 
Jehova. Doon itinayo ang ka- 
niyang templo, at dahil dito 
ang Jerusalem ay matatawag na 
“pahingahang-dako” ng Diyos. 
(Aw 132:13, 14, 135:21) Ka- 
ragdagan pa, ang Jerusalem ang 
dako kung saan umupo sa “tro- 
no ni Jehova” ang mga haring 
nagmula sa Davidikong lin- 
ya, na kumatawan sa kaniya 
sa pamamagitan ng pagpapatu- 
pad sa kaniyang mga kautusan. 
--ICr 29:23. 

Kabaligtaran nito, ang sinau- 
nang Babilonya ang sentro na 
mula roo'y lumaganap sa buong 
lupa ang huwad na pagsamba. 
Kaya naman may pantanging 


Bia 13k "ras a K3 
KG. a8 ka An NAI GF 


Y Eng FE 


kahulugan ang pagpapahintu- 
lot ni Jehova na wasakin ng 
Babilonya ang di-tapat na Je- 
rusalem. Noong 620 B.C.E., 
ang Jerusalem ay naging sa- 
kop ng Babilonya. (2Ha 24:1) 
Pagkaraan ng tatlong taon, no- 
ong 617 B.C.E., ipinatapon 
ng mga Babilonyo ang marami 
sa mga tumatahan sa Jerusalem 
--mga maharlika, makapang- 
yarihang mga lalaki, at mga 
bihasang manggagawa--at si- 
namsam ang mga kayamanan 
ng lunsod. (2Cr 36:5-10) Nang 
dakong huli, ang lunsod, pati 
na ang templo, ay winasak at 
libu-libong Judio ang dinala sa 
pagkatapon.--2Cr 36:17-20. 
Naganap ang pagkawasak 
ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., isang napa- 
kahalagang taon kung 
isasaalang-alang ang 
mga hula sa Bibliya. 
Bagaman ang petsang 


ito ay naiiba sa ginagamit 
ng maraming komentarista sa 
Bibliya, ito ang palaging gina- 
gamit sa publikasyong ito. 
Bakit? Sapagkat mas pinanini- 
walaan namin ang patotoo ng 
Bibliya kaysa sa mga konklus- 
yon ng mga iskolar batay sa 
pira-pirasong ulat ng kasaysa- 
yan na nakuha sa mga tapyas 
na cuneiform. 


Ang kronikang Babilonyo na 
naglalahad tungkol sa pagbihag 
ni Nabucodonosor sa Jerusalem, 
pagdakip sa hari, at pag-aatas 
sa isa na pinili niya mismo, 

617 B.C.E. 


li po” | 
rn i9 83Y 


DAIS 


Ayon sa ilang arkeologo, ang 
“Sunóg na Silid” na ito na nahukay 
sa Jerusalem ay mula pa noong 
mawasak ang Jerusalem sa panahon 
ng huling hari ng Juda 


Ang Imperyo ng Medo-Persia 


327 


ANG mga Medo at mga Per- 
siano ay paulit-ulit na bina- 
banggit sa Kasulatan sapagkat 
nagtaguyod sila ng patakaran 
ng pagpaparaya sa relihiyon na 
nakatulong upang matupad 
ang mga hula sa Bibliya. 
Pinahintulutan ni Jehova na 
ang mga Judio ay madalang bi- 
hag sa Babilonya, isang ban- 
sang hindi nagpapalaya ng mga 
bihag nito. Gayunman, inihu- 
la ng Diyos ang pagsasauli sa 
mga Judio sa kanilang sariling 
lupain. (Jer 27:22, 30:3) Ang 
Medo-Persia, na sa Bibliya ay 
isinasagisag ng oso (Dan 7:5), 
ay naglingkod sa ikatutupad 
ng layuning iyon ni Jehova. 
Di-nagtagal pagkatapos bu- 
magsak ang Babilonya, nag- 
palabas ang Persianong si 
Haring Ciro ng batas na ang 
dating bihag na mga Judio 


ay maaari nang bumalik sa ka- 
nilang sariling lupain at mu- 
ling itayo ang templo ni Jehova. 
(Ezr 1:2-4) Nang maglaon ay 
kinilala ni Dario I ang batas 
na ito. (Ezr 6:1-11) Nang mali- 
nawan ni Haring Ahasuero 
(maliwanag na si Jerjes I) ang 
tungkol sa situwasyon, nilagda- 
an niya ang isang batas na bu- 
migo sa pakana na lipulin ang 
mga Judio. (Es 7:3-8:14) No- 
ong 455 B.C.E., pinahintulutan 
naman ni Haring Artajerjes 
Longimanus si Nehemias na 
muling itayo ang mga pader ng 
Jerusalem, sa gayo'y pinasimu- 
lan ang makahulang pagbilang 
ng panahon hanggang sa pag- 
litaw ng Mesiyas.-- Ne 2:3-8: 
Dan 9:25. 


Pasargadae 


Pegal 
PERSI4 


MGA PANGUNAHING 
LOKASYON 


Pasargadae: Isang dating kabisera 
ng Persia 


Susan: Dating kabisera ng Elam na 
naging sentro ng administrasyon 
ng Imperyo ng Medo-Persia 

Persepolis: Isang maharlikang lunsod 
na itinayo ng mga emperador na 
sina Dario I, Jerjes I, at Artajerjes 
Longimanus 


Ecbatana: Kabisera ng imperyo 
kapag tag-araw: dati itong 
kabisera ng Media 

Babilonya: Isang maharlikang 
lunsod ng imperyo: dahil 
napakainit dito kapag tag-araw, 
ang lunsod ay nagsilbi lamang 
na kabisera kapag taglamig 


Gaugamela: Ang dako kung saan 
natalo ni Alejandrong Dakila 
ang malaking hukbo ng Persia 
sa ilalim ni Dario II] noong 
331 B.C.E., sa gayo'y naging 
hudyat ng pagtatapos ng 
imperyo 


Relyebe na naglalarawan sa mga Medo (nakasumbrerong pabilog) 
at mga Persiano (nakasumbrerong may-uka) 


gao NAA "Apr IVE LA pag TAP. 
KORO INO RO BOBO 


Silinder na pantatak ni Dario I at ang marka nito. Ipinapakita 
nito si Dario na nangangaso ng leon, habang nasa langit ang 
kaniyang diyos na si Ahura Mazda. Sinuportahan ni Dario 
ang mga Judio sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem 


Ang Cyrus Cylinder, isang siyam-na-pulgada (23 sentimetro) 
na dokumentong luwad na nag-uulat tungkol sa pagbihag 
ni Ciro sa Babilonya at sa pagpapalaya sa mga tapon 


Makabagong Hamadan 
(sa Iran), lokasyon ng 
sinaunang Ecbatana. 
May palasyo noon 

dito si Cirong Dakila. 
Lubhang nakinabang 
ang mga Judio sa 
kaniyang patakaran 

ng pagpaparaya sa 
relihiyon 


Mga guho ng sinaunang Persepolis. 


Dito nagtayo ng mga palasyo sina Dario I, 


Jerjes I, at Artajerjes Longimanus 


Mga nahukay 
sa sinaunang 
kabayanan 

sa Susan 


ii v Mga dekorasyong karaniwang makikita sa 


A j Ng || bulwagan ng pagdinig ng palasyo sa Susan 


N ia 1] 
| nit 


Sina Mardokeo at Esther sa 
harap ni Haring Ahasuero 
(maliwanag na si Jerjes I) 


p ` 
2A \ ` 
NG ` p 
p 
J 
; ` i 
| s 
i ra ` N 
id > ` 
j p n ME ` 
s ps 
p z 
#j pA AA EEA- ~ DAE” GA KO Pi 
yi ma N s N ma E > p p m X y 
F: E BAY ITTY ` pr ` 
POX Og na “Ay” . p ` 3g p f 


TAXE ETA 


KANTA 
| UN] 


BILIN SS! 


Bumalik ang mga Tapon Mula 


sa Babilonya 


332 


NOONG 607 B.C.E., ang da- 
ting maunlad na lupain ng Juda 
ay ginawang “tiwangwang na 
kaguhuan, na walang tumata- 
han,” nang ang mga Judiong 
bihag ay dalhin sa pagkata- 
pon sa Babilonya at isang nalabi 
ang tumakas patungong Ehip- 
to. (Jer 9:11) Gayunman, hindi 
iiwan ng Diyos ng maibiging- 
kabaitan ang kaniyang bayan 
na nasa pagkatapon magpakai- 
lanman. Inihula niya na sila ay 
“kailangang maglingkod sa hari 
ng Babilonya nang pitumpung 
taon,” at pagkatapos ay ililigtas 
niya ang isang tapat na nala- 
bi. (Jer 25:11, 12, 29:10-14) At 
kahit ang tila di-maigugupong 
kapangyarihang pandaigdig ng 
Babilonya ay hindi maaaring bu- 
migo sa ipinahayag na layunin 
ng Diyos. Ipinakikita ng pag- 
babalik ng mga Judiong tapon 
na walang-pagsalang natutupad 
ang mga hula ni Jehova. 


Ang Cyrus Cylinder, na naglalahad ng patakaran ni Ciro na ibalik 
ang mga bihag sa kanilang sariling lupain at tumulong sa pagsasauli 


ng kanilang mga templo 


Bago pa man magwakas ang 
70 taon ng pagkatapon, bumag- 
sak ang Babilonya, noong 
539 B.C.E., sa sumasalakay na 
mga hukbo ng Persianong si 
Haring Ciro. Pagkatapos, no- 
ong unang taon ni Ciro bilang 


D 
p 
Vi erusalem 
ae 


Mga Ruta na Posibleng 
Dinaanan ng Bumalik 
na mga Tapon 

Lansangan 


tagapamahala ng Babilonya, 
nagpalabas siya ng isang batas 
na nagbukas ng daan upang ma- 
kabalik sa Jerusalem ang mga 
Judiong tapon. (Ezr 1:1-4) Isang 
nalabi na may bilang na 42,360 
(kasama na ang mga lalaki, 
mga babae, at mga bata) ang 
naglakbay at dumating sa Juda 
noong 537 B.C.E. (Ezr 1:5-3:1, 
4:1) Nagwakas ang 70-taong 
pagkatiwangwang nang eksak- 
to sa panahon! 


Gayunman, hindi lahat ng 
tapon ay bumalik nang pana- 
hong iyon. Noong 468 B.C.E., 
isa pang grupo ng mga Judio 
ang bumalik kasama ng saser- 
doteng si Ezra, na nagdala sa 
Jerusalem ng mga kaloob para 
sa templo. (Ezr 7:1-8:32) Pag- 
katapos, noong 455 B.C.E., 
naglakbay si Nehemias mula sa 
Susan upang muling itayo ang 
mga pader ng Jerusalem. ( Ne 2: 
5, 6, 11) Walang sinasabi ang 
Kasulatan tungkol sa eksaktong 
rutang tinahak ng mga nagsi- 
balik. Ipinakikita sa mapa ang 
ilang ruta na posibleng dinaa- 
nan nila. 


Ang Imperyo ng Gresya 


333 


TINUPAD ng kamangha- 
manghang mga pangyayari sa 
kasaysayan ng Gresya ang mga 
hula sa Bibliya. Waring mala- 
yong mangyari na ang Gresya ay 
magiging isang kapangyarihang 
pandaigdig yamang ang mga ba- 
yan nito ay nahahati-hati sa mga 
tribo at mga estadong-lunsod na 
may kani-kaniyang pamahalaan. 
Ngunit itinampok ng mga 
hula sa Bibliya na itinala noong 
ikaanim na siglo B.C.E. ang isang 
malaking pagbabago. Nang sa- 
gisagan ang Gresya una bilang 
isang leopardo na may mga pak- 
pak at pagkatapos ay bilang isang 
kambing na lalaki na may isang 
sungay na kapansin-pansin, ini- 
hula nito sa isang malinaw na 


paraan na yuyurakan ng Gresya 
ang Kapangyarihang Pandaig- 
dig ng Medo-Persia. Isiniwalat 
din nito na ang kapangyarihan 
ng isang “sungay na kapansin- 
pansin” ay mababali at na apat na 
iba pa ang tutubo na kahalili nito. 
--Dan 7:6: 8:5-8, 20-22: 11:3, 4. 
Si Alejandrong Dakila ang 
“sungay na kapansin-pansin” na 
iyon. Pasimula noong 334 B.C.E., 
pinangunahan niya ang isang 
maliit ngunit disiplinadong 
hukbong Griego tungo sa sunud- 
sunod na tagumpay. Palibhasa'y 
simbilis ng kidlat, nilupig niya 
ang Asia Minor, Sirya, Palestina, 
Ehipto, at ang buong Imperyo 
ng Medo-Persia hanggang sa In- 
dia. Ngunit sa loob lamang ng 


ilang taon ay namatay si Alejan- 
dro, at sa loob ng maituturing na 
maikling panahon ay nahati sa 
apat ang kaniyang imperyo, at 
napunta sa apat sa kaniyang mga 
heneral. 

Ang Imperyo ng Gresya ay 
panandalian lamang, ngunit nag- 
tagal ang mga epekto nito. Bago 
siya namatay, naipalaganap ni 
Alejandro ang kulturang Griego 
at ang wikang Griego sa lahat 
ng nasasakupan niya. Ang kara- 
niwang Griego ay naging lingua 
franca [karaniwang wika] ng ma- 
raming nasyonalidad, at nang 
maglaon ay nakatulong ito sa 
mabilis na paglaganap ng Kristi- 
yanismo sa buong lugar ng 
Mediteraneo. 


Ang Atenas, nasa harap ang lugar ng sinaunang agora at nasa likod sa kanan ang akropolis nito. Bagaman hindi 
na isang kapangyarihang pandaigdig ang Gresya, ang Atenas ay isa pa ring internasyonal na sentrong pangkultura 


IA n/a Pi 
B ANG PANANAKOP | [Piga 
Z NI ALEJANDRO ar 


=» =» =» = > Rutang Tinahak 


z 


Mos TS 


Noong 323 B.C.E., sa edad na 32 taóng 
gulang, si Alejandro ay dinapuan ng lagnat 
na dulot ng malarya at namatay. Pagsapit ng 
301 B.C.E., itinatag ng apat sa kaniyang mga 
heneral ang kanilang sarili sa kapangyarihan: 
si Ptolemy Lagus sa Ehipto at Palestina; si 
Seleucus Nicator sa Mesopotamia at Sirya; 

si Lysimachus sa Tracia at Asia Minor; at 

si Cassander sa Macedonia at Gresya 

(Dan 7:6; 8:8; 11:4) 


Ang mga palarong Griego, gaya ng ipinakikita dito sa relyebeng natagpuan sa Atenas, 
ay nauugnay sa relihiyong Griego at nagtataguyod ng Helenismo. Kaya naman isang 
himnasyo na itinatag sa Jerusalem ang nagpasama sa mga kabataang Judio 


Ipinakikita ng isang bandehadong seramik 
ang isang baboy na inihahain. Sa isang 
mabalasik na pagtatangkang dungisan 
at pawiin ang pagsamba kay Jehova, 
gumawa si Antiochus IV (Epiphanes) 
ng gayong paghahain sa isang altar 
na itinayo sa ibabaw ng malaking 
altar sa templo ni Jehova sa 
Jerusalem at pagkatapos ay 
inialay niya ang templo 
kay Zeus 


E 


£ 


(i 
KA 


Barya na may wangis 
ni Antiochus IV 
(Epiphanes) 


Sinaunang Corinto. Ang mga 
Kristiyano sa unang-siglong 
kongregasyon dito ay kinailangang 
makipaglaban sa impluwensiya ng 
pilosopiyang Griego at sa mga 
gawain ng relihiyon nito na 
nakasisira sa moral 


Ang Alexandrine Manuscript, sa 


Griego, noong ikalimang siglo C.E. 


Ang kalakhang bahagi ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ay orihinal na isinulat sa Koine, 
ang karaniwang Griego 


Malaki ang nagawa ng pilosopo 
na si Plato, mula sa ikaapat na 
siglo B.C.E., upang maipalaganap 
ang Griegong paniniwala sa 


imortalidad ng kaluluwa 


H 


"HICOEXB PAANI IsAtica 
#XKEDB KAITPAN PAG POY 
ITACENTHBACIXEIXAY EY 
BANOMENOYCESW 
PANE IZOY CINXI FOANXTOAODIN 


Wara 


1i IENANAKAGIO NICON ME NTN 


"for @exxro101eeOnN: FRTTIPAYVONKEN 
$ IN padT UTOT NTATECXA 
nas TOI CNN ruti W Px poc 
ror | PAOONTINGOPAPICHOEGIT ON 
5 TECAY IU) CFEXOE Kari rOpeY 
OYEN TEYOENOTIPWANCOE 
KEICEXI 1ORWTCINAN KAIETTIION 
AYTOICTYTOPEYOENTECE Nante 
THARUNITOKITAY TM TAOYO KK” 
AMAN MONIAIKATÍACECIC | 
ETTIFEAWCHME ONKAIAY 
KATTLUTP KE VOAN OymMan WANT 
AGIMEECNMEPON RAINY pP nanan 
KAFEFHEXOMONI FINO: 
O HOYIKENAOXET AT! a 
RITONG CONCERT Aha 
AINA MA TOKTENNOYON. 
a “rover brrra@? KAIMOOBOAOY 
OXNTOYCAICOTAAMENOYO! Sein 
~ -AyrnnI TOCAKICHOCANICA CITE] 
MAGA COV ONN 
È “ITEROPNIGTAGAY THCN 
YEOT SOTE repy TACNA Y ENON 
AMONTE FAOYADICTEY MINOO 
“KOCYMIIN AE! [MINOTI . 
OYMIHA? Tenei DCAN ro! 
(Or een MITEEYAOTHMEN OC 
á P XOMCNOCGNONOMXUIKY 


CTONOJ KO INOGTiw” 
Dere NPAPI eNA 
NEGINAPTON KAI 
x EEAPAT H] Yme 


= NOYTON. KAU “Apioe 

TF ICH NYAPANIFIKOCEMI PoC 
o amay doy KAANONI Ec 
mien ro STOYS NOMI 
KOYORAN NPICMOYOKET EN 
“SECEZEOTINITEDEXKBATEDOE PA 


TFIEYEIN OINEHECYXACAN 1c 

@! MAABKOMENOG KTOXRY TO ` 

aka? TENYCEN KANE POK P 
YTOYO 


om Oë: CEmiEeENnpPOCA 
7 


- KNISYOMUDN KAIKOP PAKA NOY. 
n BACIACINVOY OY KAIAOoyEIIn 


nap DFO Nova Jh 
OTEPOGCOY NKO 


S ARINTICI pPoyvYexw 
AOVC KAMAKA pIOC 
cenor IOY KEXOYCINANTA 
#TARKOYNSIQOTAN ` 
coan 


ser a AB AGIGYT KG 
CENAN INONMECPARNERKA 
RECENT! PORAO'YO KNINI NOO TE DS ` 


£ 


337 


[karugtong ng pahina 320] ang isinasalin sa ibang 
mga talata bilang “kumikilos nang may kapanta- 
san,” gumagawing may karunungan, “gumagawi 
nang may pakundangan,” “may kaunawaan,” at iba 
pa.--1Sa 18:14, 15: 2Cr 30:22, Aw 41:1, 53:2. 


MASON. Isang bihasang manggagawa sa laryo 
o bato. (2Ha 12:12, 22:6) Noong sinaunang mga pa- 
nahon, ang mga kantero ay nagtatabas at naglala- 
gari ng mga bato na ginagamit naman nila sa pag- 
tatayo ng mga pader at ng iba't ibang uri ng mga 
gusali. (2Sa 5:11: 1Ha 7:9-12, 1Cr 22:2, 2Cr 24:12) 
Nagtayo rin sila ng mga dakong libingan (Isa 22:16) 
at mga paagusan ng tubig.---2Ha 20:20. 

Ang ilan sa mga kasangkapang ginagamit noon 
ng mga mason ay ang martilyo, palakol, lagaring 
para sa bato, kasangkapang pangnibel, pising panu- 
kat, at hulog. (1Ha 6:7, 7:9, Isa 28:17, Zac 4:10) Gaya 
ng makikita sa mga bantayog, kabilang sa mga ka- 
gamitan ng mga Ehipsiyong mason ay ang malyete 
at pait, na walang alinlangang ginamit din ng mga 
Israelitang kantero. Kapag may itinatayo noon sa 
Ehipto, ang mga bato ay sinusukat at minamarka- 
han ng maiitim na linya, na nagsisilbing giya ng 
mga tagatibag ng bato, at isang marka o numero na 
inilalagay sa bawat bato ang nagsasabi kung saan 
ang magiging puwesto ng batong iyon sa istraktu- 
rang itinatayo. 

Ang sinaunang mga mason ay napakahusay sa 
pagtabas ng mga bato anupat hindi na kailangang 
gumamit ng argamasa. Hanggang sa araw na ito, 
imposibleng maipasok ang talim ng isang kutsilyo sa 
pagitan ng naglalakihang mga bato ng labi ng ilang 
istraktura sa Palestina na nagmula pa noong pana- 
hon ng mga Herodes.--Tingnan ang ARKITEKTURA. 


MASREKA. Lumilitaw na tahanan ni Samla, 
isang Edomitang hari. (Gen 36:31, 36, 1Cr 1:43, 47) 
Ang pangalang Masreka ay maaaring napanatili sa 
bundok na kung tawagin ng mga Arabe ay Jebel el- 
Mushraq, na mga 50 km (30 mi) sa TK ng Maʻan. 
Ipinapalagay ni Eusebius na ang Masreka ay nasa 
mas dako pang H, mas malapit sa Dagat na Patay. 


MATA, PANINGIN. Ang mata ay ang sang- 
kap ng paningin, isang “kamera” na napakahusay at 
kusang nagpopokus anupat naghahatid ng mga im- 
pulso sa utak, kung saan ang bagay na nakapokus sa 
retina ng mata ay binibigyang-kahulugan bilang 
isang bagay na nakikita. Ang Hebreong @'yin at ang 
Griegong ophthal:mos' ay kapuwa ginagamit sa lite- 
ral at sa makasagisag na mga diwa. Ang terminong 
Hebreo ay ginagamit din upang tumukoy sa isang 
“bukal.” (Gen 24:13, Exo 15:27) Ang pagkakaroon ng 
dalawang mata, gaya sa katawan ng tao, ay nagdu- 
dulot ng stereoscopic vision (kakayahang makakita 


MATA, PANINGIN 


ng tatlong dimensiyon). Ang pagkawala ng paningin 
ay isang napakalubhang kapansanan dahil ang pa- 
ningin ang waring pinakamahalagang daluyan ng 
impormasyon tungo sa isip. 

Ang mata ay isa sa pinakamagagandang bahagi 
ng katawan. (Sol 1:15, 4:9, 7:4) Ang kapansanan sa 
mata ay lubhang nakasisira ng anyo at nakapipin- 
sala anupat ang isa ay hindi maaaring magling- 
kod bilang saserdote sa ilalim ng tipang Kautusan 
kung siya ay bulag o may karamdaman sa alinmang 
mata. (Lev 21:18, 20) Sa Israel, sa ilalim ng Kautu- 
san, kapag napinsala ng isang tao ang mata ng ka- 
niyang alipin, kailangan niyang palayain ang aliping 
iyon. (Exo 21:26) Upang ipahiya at durugin ang la- 
kas ng kanilang mga kaaway, sinunod ng ilang sina- 
unang mga bansa ang malupit na kaugalian ng pag- 
bulag sa mga prominenteng lalaki na kabilang sa 
nabihag na mga kaaway.---Huk 16:21, 1Sa 11:2, 2Ha 
25:7. 

Makikita sa kayarian ng mata ang kamangha- 
manghang pagkakadisenyo rito ng Maylikha, at ang 
proseso kung paano binibigyang-kahulugan ng utak 
ang impormasyong inihahatid ng mata ay hindi pa 
gaanong nauunawaan ng mga siyentipiko. Itinatam- 
pok ng lahat ng ito ang katalinuhan ng Disenyador 
nito. Ang Diyos na Jehova mismo ay nagpapatotoo 
na siya ang lumalang ng mata, anupat sinabi niya: 
“Ang Isa na nag-aanyo ng mata, hindi ba siya ma- 
kakakita?”--Aw 94:9: Kaw 20:12. 

Ang mga Mata ni Jehova. Tinutulungan ng 
Diyos ang mga tao na maunawaan at mapahalaga- 
han ang mga bagay na may kinalaman sa kaniya sa 
pamamagitan ng paghahalintulad ng mga ito sa 
mga bagay na nakikita at alam na alam natin. 
Kaya sa makasagisag na paraan ay sinasabi niyang 
ang kaniyang “mga mata” ay nasa kaniyang bayan, 
na maliwanag na tumutukoy sa kaniyang pagbaban- 
tay at maibiging pangangalaga sa kanila. Sinabi ng 
apostol na si Pedro: “Ang mga mata ni Jehova ay 
nasa mga matuwid.” (1Pe 3:12) Idiniriin ng Diyos 
ang pangangalagang ito at pagiging sensitibo niya 
sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng pagtu- 
koy niya sa kaniyang mga lingkod bilang “balinta- 
taw” ng kaniyang mata, anupat ginagamit ito bilang 
metaporang naglalarawan sa kahalagahan nila sa 
kaniyang paningin at sa kaniyang mabilis na pagki- 
los alang-alang sa kanila kapag nais silang saktan ng 
kaaway.--Deu 32:10, Aw 17:8. 

Nang ilarawan ni Jeremias ang obserbasyon ng 
Diyos sa mga ikinikilos ng lahat ng tao, sumulat siya 
na ang Kaniyang “mga mata ay nakadilat sa lahat 
ng lakad ng mga anak ng mga tao, upang ibigay sa 
bawat isa ang ayon sa kaniyang mga lakad.” (Jer 
32:19) Tungkol sa pagiging omnisyente ni Jehova at 
sa kaniyang layunin na magpakita ng katarungan 
sa lahat, sumulat ang apostol na si Pablo: “Walang 


MATA, PANINGIN 


nilalang na hindi hayag sa kaniyang paningin, kun- 
di ang lahat ng bagay ay hubad at hayagang naka- 
lantad sa mga mata niya na pagsusulitan natin.” 
(Heb 4:13, 2Cr 16:9, Aw 66:7: Kaw 15:3) Tungkol sa 
masusing pagsusuri ng Diyos sa mga tao, sinabi ng 
salmista: “Ang kaniyang mga mata ay nagmama- 
sid, ang kaniyang nagniningning na mga mata ay 
nagsusuri sa mga anak ng mga tao.”---Aw 11:4. 

Ang kakayahan ni Jehova na alamin ang mga ka- 
tangian at mga hilig ng isang tao o ang henetikong 
kayarian nito maging habang nabubuo ito sa ba- 
hay-bata, gaya sa kaso nina Jacob at Esau (Gen 
25:21-23, Ro 9:10-13), ay ipinakikita ng mga salita 
ng salmistang si David: “Nakita ng iyong mga mata 
maging ang aking pagkabinhi, at sa iyong aklat ay 
nakatala ang lahat ng bahagi nito, tungkol sa mga 
araw nang bigyang-anyo ang mga iyon at wala pa 
ni isa man sa kanila.”--Aw 139:15, 16. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang mata ng 
tao ay isang mahalagang daluyan ng impormasyon 
tungo sa isip, anupat malaki ang impluwensiya nito 
sa mga emosyon at mga pagkilos. Tinukso ni Sata- 
nas si Eva sa pamamagitan ng pagbubuyo rito na 
nasain ang isang bagay na nakikita ng mga mata 
nito. (Gen 3:6) Tinangka niyang udyukan si Je- 
sus na magkasala sa pamamagitan ng di-wastong 
paghahangad sa mga bagay na nakikita ng mga 
mata nito. (Luc 4:5-7) At sinasabi sa atin ng apostol 
na si Juan na “ang pagnanasa ng mga mata” ay isa 
sa mga bagay na nagmumula sa sanlibutang ito, 
na lilipas sa dakong huli. (1Ju 2:16, 17) Ipinaha- 
hayag din ng mga mata ang karamihan sa mga 
emosyon, kung kaya ginagamit ng Kasulatan ang 
mga pananalitang “matayog [palalo] na mga mata” 
(Kaw 6:17): “makikinang na mga mata” (ng masama 
at mapang-akit na babae--Kaw 6:25): “mga ma- 
tang puno ng pangangalunya” (2Pe 2:14): “matang 
di-mapagbigay” (Kaw 23:6), “matang mainggitin” 
(Kaw 28:22): 'balakyot na mata” (masamang mata,’ 
AsS-T9) na kabaligtaran ng “mabait na mata. ”---Mat 
20:15, Kaw 22:9. 

Ang galaw ng mga mata ay malinaw na nagpapa- 
hayag ng damdamin ng isang indibiduwal. Ang 
mga ito ay maaaring magpakita ng habag o ng ka- 
walan niyaon (Deu 19:13), maaaring 'ikindat” ang 
mga ito sa pang-aalipusta, o upang magpakana ng 
kataksilan. (Aw 35:19, Kaw 6:13, 16:30) Ang isa na 
ayaw tumupad o ayaw gumawa ng isang bagay 
para sa iba ay maaaring sabihing nagpipikit o nag- 
kukubli ng kaniyang mga mata. (Mat 13:15, Kaw 
28:27) Ang mga mata ng hangal ay sinasabing 
“nasa dulo ng lupa,” na nagpaparoo't parito nang 
walang tiyak na tinatanaw, anupat ang kaniyang 
kaisipan ay kung saan-saan nakararating at hindi sa 
dapat nitong pagtuunan. (Kaw 17:24) Pati ang kalu- 


338 


sugan, sigla, o kaligayahan ng isang tao ay makiki- 
ta sa hitsura ng kaniyang mga mata. (1Sa 14:27-29, 
Deu 34:7: Job 17:7: Aw 6:7: 88:9) Sinabi ni Ha- 
ring Jehosapat kay Jehova: “Ang aming mga mata 
ay nakatuon sa iyo. ”---2Cr 20:12. 

Sa ilang konteksto, ang “paningin” at “mga mata” 
ay tumutukoy sa pangmalas (Gen 19:14: Kaw 12:15, 
Mat 21:42), presensiya (Gen 23:11), kabatiran (Bil 
15:24), atensiyon (Gen 44:21: Luc 4:20), o pakikira- 
may (Kaw 28:27) ng isang tao. Ang salitang Hebreo 
na @'yin (mata) ay maaari ring tumukoy sa anyo ng 
isang bagay, gaya ng “nakikitang bahagi” ng lupa 
(Exo 10:5, tlb sa Rbi8), ang “hitsura” ng manna at 
ng elektrum (Bil 11:7, tlb sa Rbi8, Eze 1:4), ang 'kis- 
lap” ng alak (Kaw 23:31), ang “kislap” ng yelo (Eze 
1:22), at ang “hitsura” ng tanso (Dan 10:6).--Iham- 
bing ang Zac 5:6, tlb sa Rbi8. 

Pagkakita sa Diyos, kay Jesus. Kayang ting- 
nan ng mga espiritung nilalang, ng mga anghel, 
ang kaningningan ni Jehova (Mat 18:10; Luc 1:19), 
na hindi naman matatagalan ng mga mata ng tao, 
sapagkat si Jehova mismo ang nagsabi kay Moises: 
“Walang tao ang makakakita sa akin at mabubuhay 
pa.” (Exo 33:20) Sinabi ni Juan: “Walang taong na- 
kakita sa Diyos kailanman.” (Ju 1:18) Samakatuwid, 
nang sabihin ni Jesus sa kaniyang alagad na si Feli- 
pe: “Siya na nakakita sa akin ay nakakita rin sa 
Ama” (Ju 14:9), at nang sabihin ng apostol na si 
Juan: “Siya na gumagawa ng masama ay hindi na- 
kakita sa Diyos” (3Ju 11), maliwanag na ang tinutu- 
koy nila ay pagkakita sa Diyos, hindi sa pamama- 
gitan ng pisikal na mga mata ng tao, kundi sa 
pamamagitan ng “mga mata ng puso' na tinukoy ng 
apostol na si Pablo. (Efe 1:18) Yaong mga nakakaki- 
ta sa pamamagitan ng mga mata ng puso ay yaong 
mga tunay na nakakakilala sa Diyos, anupat pinaha- 
halagahan ang kaniyang mga katangian, at iyan 
ang dahilan kung bakit masasabi ni Juan: “Siya na 
hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat 
ang Diyos ay pag-ibig.”--1Ju 4:8. 

Gayundin naman, yamang sinabi ni Jesus na 
"hindi na siya makikita pa ng sanlibutan” (Ju 14:19), 
ang pananalita sa Apocalipsis 1:7 na: “Makikita siya 
[si Jesu-Kristo] ng bawat mata,” ay tiyak na tumu- 
tukoy, hindi sa literal na mata, kundi, sa halip, 
sa epekto sa isip ng mga taong nagmamasid sa 
mga katibayan na makikita nila sa pamamagitan ng 
kanilang literal na mga mata kapag humahayo na 
siya upang puksain ang kaniyang mga kaaway. Ga- 
yunman, malinaw na sinasabi sa Bibliya na ang 
Diyos ay literal na makikita niyaong mga tinatawag 
ng Diyos tungo sa buhay sa langit kasama ni Kris- 
to, anupat kailangang buhayin silang muli taglay 
ang isang makalangit na espirituwal na katawan. 
--1Pe 1:4: 1Co 15:50-54: ihambing ang 1Pe 3:18. 


339 


Espirituwal na Paningin. Ang espirituwal na 
mata gayundin ang pisikal na mata ay kaloob mula 
sa Diyos. (Kaw 20:12) Nangangako siya na pagagali- 
ngin niya ang espirituwal na mga mata gayundin 
ang pisikal na mga mata at na aalisin niya ang lahat 
ng sanhi ng pagluha. (Isa 35:5, Apo 21:4) Hindi ma- 
aaring maunawaan ng isa ang mga layunin ng 
Diyos kung wala siyang kaloob na espirituwal na pa- 
ningin. Sa kabilang dako, ikinukubli ni Jehova ang 
kaniyang katotohanan mula sa mga mata niyaong 
mga sutil o mapaghimagsik, anupat hinahayaang 
"magdilim ang kanilang mga mata." (Ro 11:8-10, Luc 
19:42) “Sila ay may [literal na] mga mata, ngunit 
hindi sila makakita [sa espirituwal na paraan].”---Jer 
5:21: Isa 59:10. 

Itinawag-pansin din ni Jesus na ang espirituwal 
na paningin ng isa ay dapat na panatilihing malinaw 
at nakapokus. Sinabi niya: “Ang lampara ng kata- 
wan ay ang mata. Kaya nga, kung ang iyong mata 
ay simple [taimtim, nasa iisang direksiyon: nakapo- 
kus: bukas-palad], ang buong katawan mo ay magi- 
ging maliwanag, ngunit kung ang iyong mata ay 
balakyot, ang buong katawan mo ay magiging ma- 
dilim. Kung sa katunayan ang liwanag na nasa iyo 
ay kadiliman, kay tindi nga ng kadilimang iyon!" 
(Mat 6:22, 23, tlb sa Rbi8) Ipinayo pa ni Jesus na 
ang isang tao ay hindi dapat magprisintang alisin 
ang isang maliit na “dayami” mula sa mata ng kani- 
yang kapatid upang matulungan itong maglapat ng 
mas kaayaayang mga hatol, gayong ang sarili ni- 
yang kakayahan na maglapat ng tamang hatol ay 
nahahadlangan ng isang “tahilan.”---Mat 7:3-5. 

Nakita ng apostol na si Juan ang trono ng Diyos at 
sa palibot nito ay may apat na nilalang na buhay na 
puno ng mga mata sa harap at sa likuran. (Apo 4: 
6, 8) Ang mga nilalang na nasasangkapan nang ga- 
yon ay makapagbabantay nang patuluyan, anupat 
nakikita nila ang lahat ng bagay. Lubusan nilang 
mababatid kung ano ang nagaganap dito sa lupa at 
makapagbibigay-pansin sila sa Diyos sa lahat ng 
bagay at matutupad nila ang lahat ng kaniyang 
mga tagubilin hinggil sa mga nais niyang ipagawa. 
(Ihambing ang Aw 123:2; gayundin ang Eze 1:18, 
10:12.) Pinapayuhan ni Jehova ang kaniyang mga 
lingkod na huwag hayaang “mahiwalay mula sa ka- 
nilang mga mata” ang kaniyang mga pananalita. 
--Kaw 4:20, 21, Luc 10:23, tingnan ang PAGKABULAG. 


MATAAS NA SASERDOTE. Ang isa na 
pangunahing kumakatawan sa bayan sa harap ng 
Diyos. Siya rin ang inatasang mangasiwa sa lahat 
ng iba pang mga saserdote. 

Iba't ibang termino ang ginagamit ng Bibliya 
upang tukuyin ang mataas na saserdote, halimba- 
wa, ang “mataas na [sa literal, dakilang] saserdote” 
(Bil 35:25, 28, Jos 20:6, tlb sa Rbi8), “ang saserdote, 


MATAAS NA SASERDOTE 


ang pinahiran” (Lev 4:3), ang “punong [o, mataas 
na, sa literal, pangulong] saserdote” (2Cr 26:20, tlb 
sa Rbi8, 2Ha 25:18, tlb sa Rbi8), ang “ulo” (2Cr 
24:6), o basta “saserdote” (2Cr 26:17). Sa huling na- 
banggit na kaso, kadalasa'y nililinaw ng konteks- 
to kung ang mataas na saserdote ang tinutukoy. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, maliwanag na 
ang pananalitang “mga punong saserdote” ay gina- 
mit upang tumukoy sa mga pangunahing lalaki sa 
pagkasaserdote. Kasama rito ang sinumang dating 
mataas na saserdote na inalis sa tungkulin at posib- 
leng pati ang mga adultong lalaki sa pamilya ng 
mga mataas na saserdote at ang mga ulo ng 24 na 
pangkat ng mga saserdote.---Mat 2:4: Mar 8:31. 

Ang atas ni Aaron, na unang mataas na saserdo- 
te ng Israel, ay nagmula sa Diyos. (Heb 5:4) Ang 
mataas na pagkasaserdote sa Israel ay pinasimulan 
kay Aaron at isinalin mula sa ama tungo sa pinaka- 
matandang anak na lalaki, maliban kung ang anak 
na iyon ay mamatay o maging di-kuwalipikado, 
gaya ng nangyari sa dalawang pinakamatatandang 
anak na lalaki ni Aaron, na nagkasala laban kay Je- 
hova at namatay. (Lev 10:1, 2) Bilang katuparan ng 
hulang nagmula sa Diyos, pinatalsik ni Haring Solo- 
mon sa tungkulin ang isang mataas na saserdote at 
inihalili sa puwesto nito ang ibang kuwalipikadong 
lalaki na mula sa linya ni Aaron. (1Ha 2:26, 27, 35) 
Nang maglaon, noong ang bansa ay nasa ilalim ng 
pamamahala ng mga Gentil, ang mga tagapamaha- 
lang Gentil na iyon ay nag-alis at nag-atas ng mga 
mataas na saserdote ayon sa sarili nilang kagustu- 
han. Gayunpaman, sa buong kasaysayan ng ban- 
sa hanggang sa mawasak ang Jerusalem noong 
70 C.E., waring nasunod naman ang linya ni Aaron 
bagaman maaaring nagkaroon ng mga eksepsiyon, 
gaya ni Menelaus, tinatawag ding Onias (Jewish 
Antiquities, XII, 238, 239 [v, 1]), na ayon sa 2 Ma- 
cabeo 3:4, 5 at 4:23 ay isang Benjamita. 

Mga Kuwalipikasyon at mga Kahilingan Para 
sa Katungkulan. Kasuwato ng dignidad na kaa- 
kibat ng katungkulang ito, gayundin ng pagiging 
malapit ng mataas na saserdote kay Jehova bilang 
kinatawan ng bansa sa harap Niya, at ng makasagi- 
sag na kahulugan ng katungkulang ito, mahigpit 
ang mga kahilingan para rito. 

Nakatala sa Levitico 21:16-23 ang mga pisikal na 
depekto na maaaring maging dahilan ng diskuwali- 
pikasyon ng mga saserdote. Mayroon ding karagda- 
gang pagbabawal para sa mataas na saserdote: Ta- 
nging isang dalaga ng Israel ang maaari niyang 
maging asawa, hindi siya maaaring mag-asawa ng 
isang babaing balo. (Lev 21:13-15) Bukod dito, hindi 
niya maaaring dungisan ang kaniyang sarili dahil sa 
patay, samakatuwid nga, hindi siya maaaring humi- 
po ng anumang bangkay ng tao, kahit ang bang- 
kay ng kaniyang ama o ng kaniyang ina, sapagkat 


MATAAS NA SASERDOTE 


magiging marumi siya dahil dito. Hindi rin niya pa- 
babayaang hindi nakaayos ang kaniyang buhok at 
hindi niya pupunitin ang kaniyang mga kasuutan 
dahil sa patay.--Lev 21:10-12. 

Hindi espesipikong sinasabi ng Bibliya kung 
anong edad nagiging kuwalipikadong maglingkod 
ang isa bilang mataas na saserdote. Bagaman bina- 
banggit nito na 50 taon ang edad ng pagreretiro 
para sa mga Levita, wala itong sinasabing anumang 
pagreretiro para sa mga saserdote, at ipinakikita ng 
mga ulat nito na panghabang-buhay ang atas ng 
mataas na saserdote. (Bil 8:24, 25) Walumpu't tat- 
long ta6ng gulang si Aaron nang sumama siya kay 
Moises sa harap ni Paraon. Lumilitaw na pinahiran 
siya bilang mataas na saserdote noong sumunod na 
taon. (Exo 7:7) Namatay siya sa edad na 123 taon. 
Sa buong panahong ito, naglingkod siya nang hin- 
di nagreretiro. (Bil 20:28, 33:39) Sa paglalaan ng 
mga kanlungang lunsod, tinukoy ang panghabang- 
buhay na panunungkulan ng mataas na saserdote 
sa kahilingan na ang nakapatay nang di-sinasadya 
ay dapat na manatili sa lunsod hanggang sa mama- 
tay ang mataas na saserdote.--Bil 35:25. 

Pagtatalaga. Makikita sa mga pribilehiyong ibi- 
nigay kay Aaron di-nagtagal pagkatapos ng Pag-alis 
mula sa Ehipto ang ilang pahiwatig hinggil sa ka- 
tungkulang ibibigay sa kaniya ni Jehova. Sa ilang, 
habang nasa daan patungong Sinai, si Aaron ang 
inutusang kumuha ng isang banga ng manna at 
maglagay niyaon sa harap ng Patotoo bilang bagay 
na iingatan. Nangyari ito noong wala pang tolda ng 
kapisanan o kaban ng tipan. (Exo 16:33, 34, tlb sa 
Rbi8) Nang maglaon, si Aaron ang lubusang nanga- 
siwa sa sagradong tolda at sa Kaban nito. Si Aaron 
at ang dalawa sa kaniyang mga anak na lalaki, ka- 
sama ang 70 sa matatandang lalaki ng Israel, ang 
espesipikong tinukoy na may pribilehiyong umak- 
yat sa isang bahagi ng Bundok Horeb, kung saan 
nakakita sila ng isang pangitain ng Diyos.---Exo 
24:1-11. 

Gayunman, unang binigkas ni Jehova ang kani- 
yang layunin na ibukod si Aaron at ang mga anak 
nito ukol sa pagkasaserdote noong ibigay niya kay 
Moises ang mga tagubilin para sa paggawa ng mga 
kasuutan ng mga saserdote. (Exo 28) Matapos ibi- 
gay ang mga tagubiling ito, binalangkas ng Diyos 
kay Moises ang pamamaraan para sa pagtatalaga 
sa pagkasaserdote at saka Niya tuwirang ipinaba- 
tid: “Ang pagkasaserdote ay mapapasakanila bilang 
isang batas hanggang sa panahong walang takda.” 
--Exo 29:9. 

Kaayon ng karingalan at kalinisan ni Jehova, si 
Aaron at ang kaniyang mga anak ay hindi maka- 
pagsasagawa ng mga tungkulin ng mga saserdo- 
te hangga't hindi sila napababanal at napupuspos 


340 


ng kapangyarihan sa pamamagitan ng serbisyo ng 
pagtatalaga. (Exo 29) Si Moises, bilang tagapamagi- 
tan ng tipang Kautusan, ang nagsagawa ng pagta- 
talaga. Pagkatapos ng isang seremonya ng pagpapa- 
banal na tumagal nang pitong araw mula Nisan 1 
hanggang 7, 1512 B.C.E., ang mga saserdote ay lu- 
busang naitalaga, anupat napuspos ng kapangyari- 
han ang kanilang mga kamay upang gumanap bi- 
lang mga saserdote. (Lev 8) Nang sumunod na araw, 
Nisan 8, isang panimulang serbisyo ng pagbabayad- 
sala ang isinagawa para sa bansa (katulad na katu- 
lad ito ng karaniwang mga serbisyo sa Araw ng 
Pagbabayad-Sala na iniutos na ipagdiwang taun- 
taon tuwing Tisri 10; inilarawan sa Levitico 9 ang 
unang pagganap na ito ng mga saserdote sa kani- 
lang tungkulin). Angkop lamang ito at kinakaila- 
ngan, sapagkat ang bayan ng Israel ay nangangai- 
langan noon ng paglilinis mula sa kanilang mga 
kasalanan, lakip na rito ang kalilipas na pagsa- 
lansang nila may kaugnayan sa ginintuang guya. 
--Exo 32. 

Sa pagtatalaga sa mataas na saserdote, ang isa sa 
pinakamahahalagang hakbang na kinailangang ga- 
win ni Moises ay ang pagpapahid kay Aaron sa pa- 
mamagitan ng pagbubuhos sa ulo nito ng sagradong 
langis na pamahid na pantanging tinimpla alinsunod 
sa mga tagubilin ng Diyos. (Lev 8:1, 2, 12, Exo 
30:22-25, 30-33, Aw 133:2) Nang maglaon, ang mga 
mataas na saserdoteng humalili kay Aaron ay tinu- 
koy bilang “pinahiran.” Bagaman ang Bibliya ay wa- 
lang iniulat na aktuwal na pagpapahid sa kanila ng 
literal na langis, isinasaad naman nito ang ganitong 
kautusan: “At ang mga banal na kasuutan ni Aaron 
ay magiging sa kaniyang mga anak na kahalili niya 
upang pahiran sila sa mga iyon at upang puspusin 
ng kapangyarihan ang kanilang kamay sa mga iyon. 
Pitong araw na isusuot ang mga iyon ng saserdote 
na hahalili sa kaniya mula sa kaniyang mga anak at 
papasok sa tolda ng kapisanan upang maglingkod sa 
dakong banal. ”---Exo 29:29, 30. 

Mga Kasuutan Para sa Katungkulan. Sa ka- 
niyang karaniwang mga gawain, ang mataas na sa- 
serdote ay nagsusuot ng mga linong kasuutan na 
katulad ng isinusuot ng mga katulong na saserdote. 
Ngunit sa ilang okasyon ay nagsusuot siya ng pan- 
tanging mga kasuutang maluwalhati at maganda. 
Inilalarawan ng Exodo kabanata 28 at 39 ang disen- 
yo ng mga kasuutang ito at kung paano ginawa ang 
mga ito sa ilalim ng pangunguna ni Moises ayon sa 
iniutos ng Diyos. Ang pinakapanloob na kasuutan 
(maliban sa mga karsonsilyong lino na “mula sa 
mga balakang hanggang sa mga hita,” at isinusuot 
ng lahat ng saserdote “bilang pantakip sa hubad na 
laman”: Exo 28:42) ay ang mahabang damit (sa 
Heb., kut:to'neth), na yari sa mainam na lino (mala- 
mang ay puti) at hinabing may disenyong pari-pari- 


Mga kasuutan ng mataas na saserdote ng Israel 


sukat. Lumilitaw na ang mahabang damit na ito ay 
may mahahabang manggas at hanggang sakong. 
Malamang na ito'y hinabi nang buo. Isang paha na 
yari sa mainam na linong pinilipit at hinabi nang 
may sinulid na asul, mamula-mulang purpura, at is- 
karlatang kokus ang ibinibigkis sa katawan, mala- 
mang ay sa ibabaw ng baywang.---Exo 28:39, 39:29. 


MATAAS NA SASERDOTE 


Ang turbante, na maliwanag na naiiba sa putong 
ng mga katulong na saserdote, ay yari rin sa mai- 
nam na lino. (Exo 28:39) Sa pinakaharap ng turban- 
te ay may nakakabit na isang makintab na lami- 
nang dalisay na ginto na nililukan ng mga salitang 
“Ang kabanalan ay kay Jehova.” (Exo 28:36) Ang la- 
minang ito ay tinatawag na “ang banal na tanda ng 
pag-aalay. ”--Exo 29:6; 39:30. 

Nakapatong naman sa mahabang damit na lino 
ang asul at walang-manggas na damit (sa Heb., 
mel). Malamang na hinabi rin ito nang buo, anu- 
pat may matibay na sinepa sa palibot ng bukasan 
nito sa itaas upang hindi iyon mapunit. Kapag isinu- 
suot, ang asul at walang-manggas na damit na ito 
ay sa ulo pinadaraan. Mas maikli ang kasuutang ito 
kaysa sa mahabang damit na lino, at sa palibot ng 
laylayan nito ay may salit-salit na ginintuang mga 
kampanilya at mga granadang yari sa sinulid na 
asul, mamula-mulang purpura, at iskarlata. Mariri- 
nig ang mga kampanilya habang inaasikaso ng ma- 
taas na saserdote ang kaniyang gawain sa santu- 
waryo.—Exo 28:31-35. 

Ang epod, na isang tulad-eprong kasuutan na 
may pangharap at panlikod na mga bahagi at lam- 
pas lamang nang kaunti sa baywang, ay isinusuot 
ng lahat ng saserdote at kung minsan, ng ibang mga 
tao na hindi saserdote. (1Sa 2:18, 2Sa 6:14) Ngunit 
espesyal ang pagkakaburda ng epod ng magandang 
kasuutan ng mga mataas na saserdote. Yari ito sa 
mainam na linong pinilipit at lanang tinina sa ma- 
mula-mulang purpura, sinulid na iskarlatang kokus, 
at sinulid na ginto na gawa sa pinitpit na ginto na gi- 
nawang maninipis na lamina at pinagputul-putol 
upang maging mga sinulid. (Exo 39:2, 3) Mayro- 
on itong dalawang dugtungang pambalikat na ang 
haba ay posibleng mula balikat hanggang pamigkis. 
Sa ibabaw ng mga dugtungang pambalikat ay may 
dalawang enggasteng ginto, na bawat isa ay may 
batong onix, at ang bawat bato ay may lilok na anim 
na pangalan ng mga anak ni Israel (Jacob) ayon 
sa pagkakasunud-sunod ng kanilang kapanganakan. 
Isang pamigkis na yari sa gayunding materyales 
ang nagbibigkis sa epod sa baywang, anupat ang pa- 
migkis ay nasa “ibabaw” ng epod, at posibleng naka- 
kabit sa epod bilang bahagi niyaon.---Exo 28:6-14. 

Walang alinlangan na ang pektoral ng paghatol 
ang pinakamamahalin at pinakamaringal na bahagi 
ng damit ng mataas na saserdote. Yari ito sa mater- 
yales na katulad niyaong sa epod, parihaba ang hu- 
gis nito, anupat may haba na doble ng lapad nito, 
ngunit itiniklop upang maging parisukat na mga 
22 sentimetro (9 na pulgada) ang bawat gilid. Ang 
pagtitiklop na iyon ay nakalikha ng wari'y isang 
bulsa o lukbutan. (Tingnan ang PEKTORAL.) Ang pek- 
toral ay napapalamutian ng 12 mahahalagang bato 


MATAAS NA SASERDOTE 


na nakalagay sa mga enggasteng ginto, anupat ang 
bawat bato ay nililukan ng pangalan ng isa sa mga 
anak ni Israel. Ang mga batong ito na rubi, topacio, 
esmeralda, at iba pang mga hiyas ay nakaayos sa 
apat na hanay. Dalawang tanikalang ginto, na pi- 
nagkawing-kawing sa kayariang lubid, ang ginawa 
sa ibabaw ng pektoral, at nilagyan ng mga argol- 
yang ginto ang mga kanto nito, ang mga argolya sa 
itaas ay nakakabit sa mga dugtungang pambalikat 
sa pamamagitan ng mga tanikalang ginto. Sa pama- 
magitan ng mga panaling asul, ang dalawang argol- 
ya sa ibaba ay nakakabit naman sa mga dugtu- 
ngang pambalikat ng epod, sa mismong ibabaw ng 
pamigkis.---Exo 28: 15-28. 

Inilagay ni Moises “sa pektoral” ang Urim at ang 
Tumim. (Lev 8:8) Hindi alam kung ano talaga ang 
Urim at ang Tumim. Itinuturing ng ilang iskolar na 
ang mga ito ay mga palabunot na inihahagis o binu- 
bunot mula sa pektoral, at ayon sa patnubay ni Je- 
hova ay nagbibigay, pangunahin na, ng sagot na 
“oo” o “hindi” sa isang tanong. Kung gayon nga, ma- 
aaring nakalagay ang mga ito sa “lukbutan” ng pek- 
toral. (Exo 28:30, AT; Mo) Maaaring ipinahihiwatig 
ito ng teksto sa 1 Samuel 14:41, 42. Gayunman, na- 
niniwala ang iba na ang Urim at Tumim ay may 
kaugnayan sa mga batong nasa pektoral, ngunit 
waring malayong magkaganito. Ang iba pang mga 
pagtukoy sa Urim at sa Tumim ay masusumpungan 
sa Bilang 27:21, Deuteronomio 33:8, 1 Samuel 28:6, 
Ezra 2:63, at Nehemias 7:65.---Tingnan ang URM AT 
TUMIM. 

Ang magagandang kasuutang ito ay isinusuot ng 
mataas na saserdote kapag lumalapit siya kay Jeho- 
va upang sumangguni hinggil sa isang mahalagang 
bagay. (Bil 27:21: Huk 1:1: 20:18, 27, 28) Gayundin, 
kapag Araw ng Pagbabayad-Sala, pagkatapos ni- 
yang maihandog ang mga handog ukol sa kasala- 
nan, ang mga puting kasuutang lino ay pinapalitan 
niya ng kaniyang mga kasuutang maluwalhati at 
maganda. (Lev 16:23, 24) Lumilitaw na isinusuot din 
niya sa iba pang mga okasyon ang huling nabang- 
git na mga kasuutan. 

Sa mga tagubiling nasa Levitico kabanata 16 may 
kinalaman sa Araw ng Pagbabayad-Sala, hindi es- 
pesipikong binabanggit na matapos isuot ng mataas 
na saserdote ang kaniyang maluwalhating kasuu- 
tan ay itataas niya ang kaniyang mga kamay at 
pagpapalain niya ang bayan. Gayunman, sa ulat 
may kinalaman sa serbisyo ng pagbabayad-sala na 
isinagawa noong sumunod na araw pagkatapos ma- 
italaga ang pagkasaserdote, na katulad na katulad 
ng mga ginawa noong Araw ng Pagbabayad-Sala, 
ganito ang mababasa natin: “Pagkatapos ay itinaas 
ni Aaron sa bayan ang kaniyang mga kamay at pi- 
nagpala sila.” (Lev 9:22) Ipinakita ni Jehova kung 


342 


paano pagpapalain ang bayan nang ipag-utos niya 
kay Moises: “Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang 
mga anak, na sinasabi, “Ganito ninyo pagpapalain 
ang mga anak ni Israel, na sinasabi sa kanila: “Pag- 
palain ka nawa ni Jehova at ingatan ka. Pasinagin 
nawa ni Jehova sa iyo ang kaniyang mukha, at li- 
ngapin ka niya nawa. Iharap nawa ni Jehova sa iyo 
ang kaniyang mukha at magtalaga sa iyo ng kapa- 
yapaan.” '"--Bil 6:23-27. 

Pananagutan at mga Tungkulin. Ang digni- 
dad, pagkaseryoso, at pananagutan ng katungkulan 
ng mataas na saserdote ay idiniriin ng bagay na ang 
kaniyang mga pagkakasala ay maaaring magdala 
ng pagkakasala sa bayan. (Lev 4:3) Tanging ang 
mataas na saserdote ang makapapasok sa Kabanal- 
banalang silid ng santuwaryo, at iyon ay minsan la- 
mang sa isang taon, sa Araw ng Pagbabayad-Sala. 
(Lev 16:2) Kapag pumapasok siya sa tolda ng kapi- 
sanan sa araw na iyon, walang ibang saserdote 
ang pinahihintulutang pumasok sa loob ng tolda. 
(Lev 16:17) Siya ang nangangasiwa sa lahat ng ser- 
bisyong isinasagawa sa Araw ng Pagbabayad-Sala. 
Sa pantanging mga okasyon, nagbabayad-sala siya 
para sa kaniyang sambahayan at para sa bayan (Lev 
9:7) at siya ang namamagitan sa harap ni Jehova 
alang-alang sa bayan kapag lumalagablab ang galit 
ni Jehova laban sa kanila. (Bil 15:25, 26; 16:43-50) 
Kapag bumabangon ang mga tanong na may pam- 
bansang kahalagahan, siya ang lumalapit kay Jeho- 
va taglay ang Urim at Tumim. (Bil 27:21) Siya ang 
nangangasiwa sa pagpatay at pagsunog sa pulang 
baka, na ang abo ay inilalagay sa tubig na panlinis. 
-Bil 19:1-5, 9. 

Maliwanag na kung nanaisin ng mataas na saser- 
dote, maaari siyang makibahagi sa anumang tung- 
kulin o seremonyang isinasagawa ng mga saserdo- 
te. Pagsapit ng panahon ni Haring David, lumaki na 
ang bilang ng mga saserdote. Upang makapagling- 
kod ang lahat, isinaayos ni David ang mga saserdo- 
te sa 24 na pangkat. (1Cr 24:1-18) Nagpatuloy ang 
sistemang ito habang umiiral ang pagkasaserdote. 
Gayunman, di-tulad ng mga katulong na saserdote, 
ang paglilingkod ng mataas na saserdote sa santu- 
waryo ay walang limitasyon, at maaari siyang mag- 
lingkod doon kahit kailan. (Maaaring tumulong doon 
ang mga katulong na saserdote sa anumang pana- 
hon, ngunit may ilang tungkulin na ang tanging 
may pribilehiyong magsagawa ay ang mga saserdo- 
teng kabilang sa partikular na pangkat na nagliling- 
kod sa panahong iyon.) Gaya rin ng mga katulong 
na saserdote, ang mga kapanahunan ng kapistahan 
ang pinakamagawaing mga panahon para sa mata- 
as na saserdote. 

Ang santuwaryo, ang paglilingkod dito, at ang 
ingatang-yaman ay nasa ilalim ng pangangasiwa 


343 


ng mataas na saserdote. (2Ha 12:7-16, 22:4) Sa 
pananagutang ito, lumilitaw na may pangalawa- 
hing saserdote na pangunahing katulong niya. (2Ha 
25:18) Nang maglaon, ang katulong na ito, na tina- 
tawag na Sagan, ang nangangasiwa kahalili ng ma- 
taas na saserdote kapag sa anumang kadahilanan ay 
hindi magagampanan ng mataas na saserdote ang 
kaniyang tungkulin. (The Temple, ni A. Edersheim, 
1874, p. 75) Si Eleazar, na anak ni Aaron, ay binig- 
yan ng isang pantanging atas ng pangangasiwa. 
—Bil 4:16. 

Ang mataas na saserdote rin ang nangunguna sa 
pagtuturo sa bansa hinggil sa relihiyon.--Lev 10:8- 
11, Deu 17:9-11. 

Siya at ang sekular na mga tagapamahala (si Jo- 
sue, ang mga Hukom, at, sa ilalim ng monarkiya, 
ang hari) ang nagsilbing matataas na hukuman ng 
bansa. (Deu 17:9, 12: 2Cr 19:10, 11) Pagkatapos ma- 
buo ang Sanedrin (nang maglaon), ang mataas na 
saserdote ang nangasiwa sa lupong iyon. (Ayon sa 
ilang tradisyon, hindi niya pinangangasiwaan ang 
bawat kaso--kundi kapag nais lamang niya.) (Mat 
26:57: Gaw 5:21) Ang mataas na saserdoteng si 
Eleazar ay tumulong kay Josue sa paghahati-hati ng 
lupain sa 12 tribo.--Jos 14:1: 21:1-3. 

Ang kamatayan ng mataas na saserdote ay kaila- 
ngang ipatalastas sa mga kanlungang lunsod sa bu- 
ong lupain, mangangahulugan ito ng paglaya ng la- 
hat ng mga nananatili sa loob ng mga hangganan 
ng mga kanlungang lunsod dahil sa pagkakasala ng 
di-sinasadyang pagpatay ng tao.---Bil 35:25-29. 

Ang Linya ng mga Mataas na Saserdote. 
Para sa linya ng angkan ng mga mataas na saserdo- 
te at mga pangalan ng aktuwal na mga naglingkod 
sa katungkulang ito, pakisuyong tingnan ang kala- 
kip na tsart. Sa Bibliya, iilang pangalan lamang ang 
espesipikong binanggit na naglingkod sa katungku- 
lang ito, ngunit makikita roon ang mga rekord ng 
talaangkanan ng linya ni Aaron. Tiyak na marami 
sa mga nakatala sa mga talahanayang ito ng ang- 
kan ang naglingkod bilang mga mataas na saserdo- 
te, bagaman hindi iniuulat ng Bibliya ang kanilang 
mga ginawa ni tiyakan man nitong binabanggit na 
humawak sila ng gayong katungkulan. Ang iilang 
pangalan na binanggit nito bilang humawak ng 
gayong katungkulan ay hindi sapat upang punan 
ang mahabang panahong lumipas, partikular na 
mula nang magsimula ang pagkasaserdote noong 
1512 B.C.E. hanggang sa mawasak ang Jerusalem 
noong 607 B.C.E. Gayundin, kadalasan ay may mga 
pangalang hindi isinama sa mga talahanayan ng 
angkan, kaya posibleng may mga naglingkod din sa 
katungkulang iyon ngunit hindi nabanggit ang ka- 
nilang mga pangalan. Samakatuwid, ang tsart ay 
hindi nilayong maglaan ng kumpleto at tumpak na 


MATAAS NA SASERDOTE 


talaan ngunit matutulungan nito ang mambabasa 
na magkaroon ng mas malinaw na ideya hinggil sa 
linya ng mga mataas na saserdote. 

Ang Pagkasaserdote ni Melquisedec. Ang 
unang saserdoteng binanggit sa Bibliya ay si Mel- 
quisedec, na “saserdote ng Kataas-taasang Diyos” at 
hari ng Salem (Jerusalem). Nasalubong ni Abraham 
ang saserdoteng-hari na ito pagkabalik niya mata- 
pos niyang talunin ang tatlong haring kasabuwat ng 
Elamitang si Haring Kedorlaomer. Ipinakita ni Ab- 
raham na kinikilala niyang nagmula sa Diyos ang 
awtoridad ni Melquisedec sa pamamagitan ng pag- 
bibigay rito ng ikasampu ng mga bunga ng kani- 
yang tagumpay at sa pamamagitan ng pagtanggap 
niya sa pagpapala ni Melquisedec. Hindi binang- 
git ng Bibliya ang rekord ng pinagmulang angkan, 
kapanganakan, o kamatayan ni Melquisedec. Wala 
siyang mga hinalinhan ni mga kahalili man.---Gen 
14:17-24: tingnan ang MELQUISEDEC. 

Ang Mataas na Pagkasaserdote ni Jesu- 
Kristo. Ayon sa aklat ng Bibliya na Mga Hebreo, 
si Jesu-Kristo, mula nang siya'y buhaying-muli at 
pumasok sa langit, ay “isang mataas na saserdote 
ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec magpa- 
kailanman.” (Heb 6:20, 7:17, 21) Upang ilarawan 
ang kadakilaan ng pagkasaserdote ni Kristo at ang 
kahigitan nito sa Aaronikong pagkasaserdote, ipi- 
nakita ng apostol na si Pablo na si Melquisedec 
ay naging hari at saserdote sa pamamagitan ng 
pagtatalaga ng Kataas-taasang Diyos, at hindi sa 
pamamagitan ng pagmamana. Si Kristo Jesus, na 
hindi mula sa tribo ni Levi, kundi mula sa Juda at 
mula sa linya ni David, ay hindi nagmana ng ka- 
niyang katungkulan sa pamamagitan ng pagiging 
inapo ni Aaron, kundi tuwiran siyang hinirang ng 
Diyos, gaya ni Melquisedec. (Heb 5:10) Ganito ang 
pangakong iniulat sa Awit 110:4: “Si Jehova ay su- 
mumpa (at hindi siya magsisisi): ‘Ikaw ay isang sa- 
serdote hanggang sa panahong walang takda ayon 
sa paraang gaya ng kay Melquisedec!” Dahil sa pag- 
aatas na ito, si Kristo ay naging makalangit na Ha- 
ring-Saserdote, at taglay rin niya ang awtoridad ng 
Kaharian dahil nagmula siya kay David. Kaya na- 
man siya ang naging tagapagmana ng pagkaharing 
ipinangako sa tipang Davidiko. (2Sa 7:11-16) Sama- 
katuwid ay hawak niya kapuwa ang katungkulan ng 
pagkahari at pagkasaserdote, gaya ni Melquisedec. 

Makikita rin ang kahigitan ng mataas na pagkasa- 
serdote ni Kristo sa bagay na si Levi, na siyang pi- 
nagmulan ng pagkasaserdoteng Judio, sa diwa ay 
nagbigay ng mga ikapu kay Melquisedec, yamang si 
Levi ay nasa mga balakang pa ni Abraham nang 
magbigay ang patriyarkang ito ng ikasampu sa sa- 
serdoteng-hari ng Salem. Karagdagan pa, sa ga- 
yong diwa ay pinagpala rin ni Melquisedec si Levi, 


LINYA NG MGA MATAAS NA SASERDOTE SA ISRAEL 


Matatagpuan sa 1 Cronica 6:1-15, 50-53 at Ezra 7:1-5 ang mga talaangkanan ng mga mataas na saserdote. Hindi nakatala sa mga 
ito ang lahat ng pangalan, may ilang kawing na hindi binanggit, gaya ng pangkaraniwan sa mga talahanayan ng angkan ng mga 
Hebreo. Si Josephus at ang mga Judiong rabbi ay nagsingit ng karagdagang mga pangalan, ngunit hindi matiyak ang katumpakan 
ng mga iyon. Ipinahihiwatig ng tandang pananong sa mga pangalang nakasulat sa makakapal na letra na ang indibiduwal ay posibleng 
naglingkod bilang mataas na saserdote (at ang ilan ay malamang na gayon nga) ngunit sa Bibliya ay nakatala lamang sa linya ng 
angkan ng mataas na saserdote at hindi espesipikong binanggit na naglingkod bilang gayon. 


Levi (Anak ni Jacob.--Gen 29:34) 
T | 
Kohat Gerson Merari (Gen 46:11; Exo 6:16; 1Cr 6:1) 
| | | 
Amram Izhar Hebron Uziel (Exo 6:18; 1Cr 6:2) 
1512 B.C.E.--PASIMULA NG PAGKASASERDOTE NG ISRAEL 
AARON Moises (Exo 6:20: 1Cr 23:13) 
| | 
ELEAZAR (Exo 6:23; Lev 10:1-7; Nadab Abihu Itamar (Exo 6:23; 1Cr 24:1, 2) 
Bil 20:25-28; 1Cr 6:3) (namatay) (namatay) (Ang kaban ng tipan 
e ; 3 ! F ay nasa Shilo mula no- 
PINEHAS (Ibinigay ni Jehova sa kaniyang linya ang tipan para sa pagka- ong masupil ang lupain 
saserdote.--Exo 6:25: Bil 25:10-13: Jos 22:13: Huk 20:27, 28) [mga 1467 B.C.E] hang- 
ABISUA? (1Cr 6:4, 5: Ezr 7:5) gang noong panahon ni Eli, 
at pansamantala rin itong 
BUKI? (1Cr 6:5: Ezr 7:4) nanatili sa Bethel.--Jos 


18:1, Huk 20:18, 26-28) 
UZI? (1Cr 6:5, 6: Ezr 7:4) 
xa r ; ; ELI (Unang mataas na saserdote 
(Lumilitaw na ang linya ni Itamar ang nanungkulan nang panahong ito) mula sa linya ni Itamar; hina- 
linhan niya si Abisua o si Uzi, 
i ayon kay Josephus, Jewish Antiq- 
rahias (1Cr 6:6; Ezr 7:4) uities, V, 361, 362 [xi, 5]; VIII, 12 


Ze 
| [i, 3], ihambing ang 1Cr 24:3) 
Meraiot (1Cr 6:6, 7: Ezr 7:3, 4) Hopni Pinehas 
Amarias (1Cr 6:7) (Nabihag ng mga Filisteo ang Kaban. Namatay si Eli at ang kani- 
$ yang mga anak. Pitong-buwang nanatili sa teritoryo ng mga Filisteo 
Ahitub (2Sa 8:17; 1Cr 6:7, 8; 18:16) ang Kaban. [1Sa 4:17, 18; 6:1] Ibinalik ang Kaban, pansamantala’y 


sa Bet-semes, pagkatapos ay napasa Kiriat-jearim [Baale-juda] sa 
bahay ni Abinadab sa loob ng maraming taon, hanggang noong ma- 
bihag ni David ang Sion.—1Sa 6:14, 15; 7:2: 2Sa 6:2, 3) 


[ 
lcabod (1Sa 4:19-22) AHITUB? (1Sa 14:3: 22:9) 


(Tinangka ni David na dalhin sa Jerusalem ang AE a AA Naylngkadba 
Kaban: pinatay si Uzah. Dinala ni David sa ba- i ` 

hay ni Obed-edom na Giteo ang Kaban; tatlong- AHIMELEC (Tumulong kay David; nasawi nang 
buwang nanatili roon ang Kaban; pagkatapos ay ipapatay ni Saul ang 85 saserdote ng 
inilipat ito ni David sa Jerusalem.—2Sa 6:1-11) Nob.--1Sa 21:1-6: 22:9-18) 

ZADOK (Maaaring siya ang “ikalawang” saserdote noong ABIATAR (Tumakas at sumama kay David. [1Sa 
panahon ng paghahari ni David. [Tingnan ang 2Ha 22:20-23: 23:6, 9: 30:7] Ngunit nang 
25:18, Jer 52:24.] Nanatiling tapat kay David no- R maglaon ay sumuporta kay Adonias at 
ong tangkain ni Adonias na agawin ang trono. Hi- Puna] pinatalsik ni Solomon sa tungkulin. 
nirang ni Solomon bilang mataas na saserdote ps pi Naiwala ng sambahayan ni Eli ang ma- 
kahalili ni Abiatar--2Sa 8:17: 15:24-29: 19:11: aa taas na pagkasaserdote, bilang katu- 


1Ha 1:7, 8, 32-45: 2:27, 35: 1Cr 24:3) paran ng mga salita ni Jehova sa 
(Inilagay sa bagong-tayong templo ni Solomon...” | 1 Samuel 2:30-36.--1Ha 2:27, 35) 
ang Kaban.---1Ha 8:1-6) 


AHIMAAS? (2Sa 15:27, 36: 17:20: 1Cr 6:8) 
| 
7 p ; 

ARIA S1 (eat NOGE) (Ang tatlong sumusunod na pangalan, Amarias, Jehoiada, at Zaca- 
rias, ay maliwanag na mga kawing na hindi isinama sa 1Cr 6:1-15) 

l 
AMARIAS (Noong panahon ni Haring Jehosapat.—2Cr 19:11) 

| 
JEHOIADA (Noong panahon nina Ahazias, Athalia, at Jehoas.—2Ha 11:4-12:9: 2Cr 22:10-24:15) 


| 
ZACARIAS? (Binato hanggang sa mamatay, anupat may pahintulot ni Haring Jehoas.—2Cr 24:20-22) 
j 


l 
JOHANAN? (1Cr 6:10) 


| : 3 3 a 
Malamang na siya ang saserdoteng sumalansang kay Haring Uzias dahil sa mapangahas 
AZARIAS (Il) la aei Nito eACr e10: 2Cr 26:17-20) as 2 Pat 


(Ang dalawang sumusunod na pangalan, Urias at Azarias, ay maaaring mga kawing na hindi binanggit sa 1Cr 6:1-15) 


l 
URIAS? (Ang saserdoteng nagtayo ng altar na katulad ng paganong altar 
| sa Damasco, ayon sa utos ni Haring Ahaz.---2Ha 16:10-16) 


l 
AZARIAS (II o Ill) (Mula sa linya ni Zadok; naglingkod noong panahon ni Haring He- 
| zekias. Maaaring siya rin si Azarias Il na naunang itinala, o iba pa 


AMARIAS? (1Cr 6:11: Ezr 7:3) na kapangalan nito.---2Cr 31:10-13) 
AHITUB (Ne 11:11: 1Cr 6:11, 12: 9:11: Ezr 7:2) 


l 
MERAIOT? (Siya'y isang saserdote, isang inapo ni Ahitub, ngunit maaa- 
| ring hindi naglingkod bilang mataas na saserdote.—1Cr 9:11; 


ZADOK? (1Cr 6:12; 9:11; Ezr 7:2; Ne 11:11) Ne 11:11) 
SALUM? (Mesulam) (1Cr 6:12, 13; 9:11; Ezr 7:2; Ne 11:11) 

HILKIAS (Noong panahon ni Haring Josias.—2Ha 22:4-14; 23:4; 1Cr 6:13; 2Cr 34:9-22) 
AZARIAS (IIl o IV)? (1Cr 6:13, 14) 


SERAIAS (Pinatay ni Nabucodonosor sa Ribla matapos bumagsak ang Jerusalem noong 607 B.C.E. 
—?2Ha 25:18-21: 1Cr 6:14: Ezr 7:1: Jer 52:24-27) 


JEHOZADAK? (Dinala ni Nabucodonosor sa pagkatapon sa Babilonya noong 607 B.C.E. Ang anak niyang si Je- 
sua [Josue] at posibleng ang iba pa niyang mga anak ay isinilang noong panahon ng pagkatapon. 
Sabihin pa, hindi na siya nakapanungkulan sa templo.---1Cr 6:14, 15; Ezr 3:2) 


(Naglaho ang kaban ng tipan: wala na sa mga templong itinayo sa Jerusalem nang dakong huli) 


PAGKABALIK MULA SA PAGKATAPON 
JOSUE (Jesua) (Bumalik noong 537 B.C.E. kasama ni Zerubabel.--Ezr 2:2: 3:2, Ne 12:10: Hag 1:1, Zac 3:1, 6:11) 


JOIAKIM? (Ne 12:10, 12, nanungkulan noong panahong bumalik si Ezra sa Jerusalem, ayon kay Josephus, 
Jewish Antiquities, XI, 121 [v, 1]) 


ELIASIB (Noong panahon ni Nehemias.--Ne 3:20: 12:10, 22: 13:4, 6, 7) 

JOIADA? (Ne 12:10, 11, 22: 13:28) 

JOHANAN (Jonatan?) (Ne 12:11, 22, 23) 

JADUA? (Malamang ay noong panahon ni Dario na Persiano o ‘hanggang noon. —Ne 12:11, 22) 


MULA SA PANAHON NI DARIO (Il) NA PERSIANO 


(Mula sa panahong ito, ang talaan ng mga mataas na saserdote na naglingkod hanggang noong panahon ng mga Macabeo ay kinuha sa 
Apokripal na mga aklat ng Una at Ikalawang Macabeo at sa Jewish Antiquities [XI-XX], ni Josephus. Mas maraming mataas na saserdoteng 
binanggit si Josephus kaysa sa Unang Macabeo. Mula noong panahon ng mga Macabeo hanggang sa mawasak ang Jerusalem noong 
70 C.E., ang pangunahing mapagkukunan ng impormasyon ay si Josephus. Tatlo lamang ang binanggit ng Bibliya [sina Anas, Jose Caifas, 
at Ananias]. Sa karamihan ng kaso, waring nasunod naman ang linya ng mga mataas na saserdote, bagaman ang mga paganong 
tagapamahala ay nag-alis at nag-atas ng mga mataas na saserdote ayon sa sarili nilang kagustuhan.) 


345 


LINYA NG MGA MATAAS NA SASERDOTE NG ISRAEL (karugtong) 


ONIAS | SIMON Il 
SIMON I ONIAS Ill 
ELEAZAR JOSUE (Sa Gr., Jesus): tinawag ding Jason 
MANASES ONIAS (Tinawag ding Menelaus) 
ONIAS Il (Ipinagpatuloy sa tudling sa kanan) © JAKIM (Tinawag na Alcimus sa Griego): tinawag ding Jacimus 
ANG MGA MACABEONG SASERDOTENG-HARI 
JONATAN ALEXANDER JANNAEUS 
SIMON (Kapatid ni Jonatan) HYRCANUS II (Pansamantalang naagaw ni Aristobulo II ang pamamahala) 
JOHN HYRCANUS ANTIGONUS 


ARISTOBULOI o 


PAGKATAPOS NA MAGING HARI SI HERODES NA DAKILA (Mat 2:1) 
(Hinirang ni Herodes) 


HANANEL (Anyong Latin ng Gr. na Ananelus) SIMON (anak ni Boethus) 
ARISTOBULO III MATIAS (Matatias) (manugang ni Boethus) 
HANANEL (ikalawang pagkakataon) JOAZAR (anak ni Boethus) 


JESUS (anak ni Phabet) o 


(Hinirang ni Arquelao, Hari ng Judea--Mat 2:22) 
ELEAZAR (anak ni Boethus) 5 JESUS (anak ni Sie) (Joazar ibinalik ng pulutong sa puwesto) 


(Hinirang ni Quirinio, Gobernador ng Sirya--Luc 2:2) 
ANAS (Ananus) (anak ni Set (Hinirang ni Quirinio, pinatalsik ni Valerius Gratus, gobernador ng Judea, noong mga 
15 C.E. Siya ang biyenan ni Caifas. Pagkatapos mapatalsik, patuloy pa rin siyang na- 
ging maimpluwensiya.--Luc 3:2: Ju 18:13, 24, Gaw 4:6) 


(Hinirang ni Valerius Gratus, Gobernador ng Judea) 


ISMAEL (anak ni Phabi) 

ELEAZAR (anak ni Anas) 

SIMON (anak ni Camithus) 

JOSE CAIFAS (Nanungkulan sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa at noong maagang bahagi ng ministeryo ng mga apostol. 
Bilang mataas na saserdote, siya ang nangasiwa sa paglilitis kay Jesus sa harap ng Sanedrin, kasama ng kaniyang 
biyenang si Anas. [Mat 26:3, 57: Luc 3:2: Ju 11:49, 51, 18:13, 14, 24, 28] Ipinatawag nila ni Anas sina Pedro at 
Juan at inutusan ang mga ito na huminto sa pangangaral. [Gaw 4:6, 18] Si Caifas ang mataas na saserdoteng nag- 
bigay ng mga liham kay Saul para sa sinagoga sa Damasco upang maaresto ang mga Kristiyano.--Gaw 9:1, 2, 14) 


(Hinirang ni Vitellius, Gobernador ng Sirya) 
JONATAN (anak ni Anas) © TEOFILO (anak ni Anas) 


(Hinirang ni Herodes Agripa |) 


SIMON (Cantheras) (anak ni Boethus) ELIONAEUS (anak ni Cantheras) 
MATIAS (Matatias) (anak ni Anas) o 


(Hinirang ni Herodes, Hari ng Chalcis) 


JOSE (anak ni Camydus) 
ANANIAS (anak ni Nedebaeus) (Nangasiwa sa Sanedrin noong litisin si Pablo.--Gaw 23:2: 24:1) 


(Hinirang ni Herodes Agripa Il) 


ISMAEL (anak ni Phabi) MATIAS (Matatias) (anak ni Teofilo) 

JOSE (Cabi) (anak ng dating mataas na saserdoteng si Simon) PHANAS (Phamnias o Pinehas; anak ni Samuel) (Noong pa- 
ANAS (Ananus) (anak ni Anas) nahon ng pakikipagdigma sa Roma, ang taong- 
JESUS (anak ni Damnaeus) bayan, hindi si Herodes, ang nag-atas sa kaniya 
JESUS (anak ni Gamaliel) £> bilang mataas na saserdote) 


346 


347 


yamang ayon sa alituntunin, ang mababa ay pinag- 
papala ng mas dakila. (Heb 7:4-10) Itinawag-pansin 
din ng apostol na ang pagtukoy kay Melquisedec bi- 
lang “walang ama, walang ina, walang talaangka- 
nan, walang pasimula ng mga araw ni wakas ng 
buhay” ay lumalarawan sa walang-hanggang pag- 
kasaserdote ni Jesu-Kristo, na binuhay-muli tungo 
sa “isang buhay na di-masisira.”---Heb 7:3, 15-17. 

Gayunpaman, bagaman ang pagkasaserdote ni 
Kristo ay hindi niya minana kay Aaron sa pama- 
magitan ng pagiging inapo nito sa laman, at ba- 
gaman wala siyang hinalinhan o kahalili sa kani- 
yang katungkulan, tinupad niya ang mga bagay na 
isinasagisag ng Aaronikong mataas na saserdote. 
Nilinaw ito ng apostol nang ipakita niya na ang tu- 
lad-toldang tabernakulo na itinayo sa ilang ay isang 
parisang lumalarawan sa “tunay na tolda, na itina- 
yo ni Jehova, at hindi ng tao” at na ang mga Leviti- 
kong saserdote ay nagsagawa ng “sagradong pagli- 
lingkod sa isang makasagisag na paglalarawan at 
isang anino ng makalangit na mga bagay.” (Heb 
8:1-6, 9:11) Sinabi niya na inalis ni Jesu-Kristo, sa 
pamamagitan ng paghahandog nito ng sarili nitong 
sakdal na katawan at hindi ng mga haing hayop, 
ang bisa ng mga haing hayop o ang pangangaila- 
ngan ukol sa mga ito, pagkatapos, si Jesus ay “pu- 
masok sa langit,” “hindi taglay ang dugo ng mga 
kambing at ng mga guyang toro, kundi taglay ang 
sarili niyang dugo, nang minsanan sa dakong banal 
at nagtamo ng walang-hanggang katubusan para sa 
atin.” (Heb 4:14: 9:12, 10:5, 6, 9) Pumasok siya sa da- 
kong banal na isinasagisag ng Kabanal-banalan na 
pinapasok noon ni Aaron, samakatuwid nga, “sa la- 
ngit mismo, upang ngayon ay humarap sa mismong 
persona ng Diyos para sa atin.”---Heb 9:24. 

Ang hain ni Jesus bilang ang antitipikong Mataas 
na Saserdote ay hindi na kailangang ulitin na gaya 
ng ginagawa noon ng mga Aaronikong saserdote, 
dahil ang kaniyang hain ay aktuwal na nakapag- 
aalis ng kasalanan. (Heb 9:13, 14, 25, 26) Karagda- 
gan pa, walang saserdote na mula sa Aaronikong 
pagkasaserdote ang maaaring mabuhay nang napa- 
kahaba upang lubusang makapagligtas o makapag- 
dulot ng ganap na kaligtasan at kasakdalan sa lahat 
ng kaniyang pinaglilingkuran, ngunit "magagawa ni 
Kristo na iligtas nang lubusan yaong mga lumalapit 
sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay la- 
ging buhay upang makiusap para sa kanila.'---Heb 
7:23-25. 

Bukod sa paghahandog ng mga hain, pinagpapala 
rin ng mataas na saserdote ng Israel ang bayan at 
siya ang pangunahing nagtuturo sa kanila ng matu- 
wid na mga kautusan ng Diyos. Totoo rin ito kung 
tungkol kay Jesu-Kristo. Nang humarap siya sa ka- 
niyang Ama sa langit, siya'y “naghandog ng isang 
hain ukol sa mga kasalanan nang walang hanggan 


MATAAS NA SASERDOTE 


at umupo sa kanan ng Diyos, na mula noon ay nag- 
hihintay hanggang sa mailagay ang kaniyang mga 
kaaway bilang tuntungan para sa kaniyang mga 
paa.” (Heb 10:12, 13; 8:1) Samakatuwid, “sa ikala- 
wang pagkakataon na siya ay magpapakita, ito ay 
hiwalay sa kasalanan at doon sa mga marubdob na 
naghahanap sa kaniya para sa kanilang kaligtasan.” 
—Heb 9:28. 

Makikita pa sa ibang diwa ang kahigitan ni Jesu- 
Kristo bilang Mataas na Saserdote. Nang maging 
isang tao na may dugo at laman tulad ng kaniyang 
“mga kapatid” (Heb 2:14-17), siya'y lubusang nasu- 
bok; dumanas siya ng lahat ng uri ng pagsalansang, 
pag-uusig, at nang dakong huli, ng isang kahiya- 
hiyang kamatayan. Gaya ng nakasaad: “Bagaman 
siya ay Anak, natuto siya ng pagkamasunurin mula 
sa mga bagay na kaniyang pinagdusahan; at pagka- 
tapos na siya ay mapasakdal, siya ang nagkaroon ng 
pananagutan sa walang-hanggang kaligtasan ng la- 
hat ng sumusunod sa kaniya.” (Heb 5:8, 9) Ipinalili- 
wanag ni Pablo ang mga pakinabang na matatang- 
gap natin dahil sa pagkakasubok na iyon kay Jesus: 
“Sapagkat yamang siya mismo ay nagdusa nang ini- 
lalagay sa pagsubok, magagawa niyang saklolohan 
yaong mga nalalagay sa pagsubok.” (Heb 2:18) Ya- 
ong mga nangangailangan ng tulong ay makatiti- 
yak sa kaniyang maawain at madamaying konsi- 
derasyon. “Sapagkat,” sabi ni Pablo, “taglay natin 
bilang mataas na saserdote, hindi ang isa na hin- 
di magawang makiramay sa ating mga kahinaan, 
kundi ang isa na sinubok sa lahat ng bagay tulad 
natin, ngunit walang kasalanan. ”---Heb 4:15, 16. 

Mga Kristiyanong Katulong na Saserdote. 
Si Jesu-Kristo ang tanging saserdote “sa paraang 
gaya ng kay Melquisedec” (Heb 7:17), ngunit tulad 
ni Aaron na mataas na saserdote ng Israel, si Jesu- 
Kristo ay may lupon ng mga katulong na saserdote 
na inilaan sa kaniya ng kaniyang Ama na si Jehova. 
Ang mga ito'y pinangakuan na magiging mga kasa- 
mang tagapagmana niya sa langit, kung saan maki- 
kibahagi rin sila bilang mga kasamang hari sa kani- 
yang Kaharian. (Ro 8:17) Sila'y tinatawag na “isang 
maharlikang pagkasaserdote.” (1Pe 2:9) Sa pangita- 
in sa aklat ng Bibliya na Apocalipsis, sila'y ipinaki- 
kitang umaawit ng isang bagong awit kung saan si- 
nasabi nilang sila'y binili ni Kristo sa pamamagitan 
ng kaniyang dugo at 'ginawang isang kaharian at 
mga saserdote sa ating Diyos, at na mamamahala 
sila bilang mga hari sa ibabaw ng lupa.” (Apo 5: 
9, 10) Nang maglaon, sa pangitain ding iyon, ipina- 
kita na sila'y may bilang na 144,000. Inilalarawan 
din na sila'y “binili mula sa lupa,” bilang mga taga- 
sunod ng Kordero, anupat “binili mula sa sangkata- 
uhan bilang mga unang bunga sa Diyos at sa Kor- 
dero.” (Apo 14:1-4, ihambing ang San 1:18.) Sa 
kabanatang ito ng Apocalipsis (14), may babalang 


MATAKAW 


ibinigay hinggil sa marka ng hayop, at ipinakita na 
ang pag-iwas sa markang ito ay “nangangahulugan 
ng pagbabata para sa mga banal.” (Apo 14:9-12) 
Ang 144,000 na ito na binili ang mga nagbabata 
nang may katapatan, anupat mabubuhay at mama- 
mahala bilang mga hari na kasama ni Kristo, at 
"magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo, at 
mamamahala bilang mga hari na kasama niya sa 
loob ng isang libong taon.” (Apo 20:4, 6) Sumapit sila 
sa ganitong maluwalhating katayuan dahil sa mga 
paglilingkod ni Jesus bilang mataas na saserdote. 

Mga Makikinabang sa Makalangit na Pagka- 
saserdote. [Ipinahihiwatig ng pangitain na naka- 
ulat sa Apocalipsis tungkol sa Bagong Jerusalem 
kung sino ang tatanggap ng mga paglilingkod ng 
dakilang Mataas na Saserdote at ng mga kasama 
niya bilang makalangit na mga katulong na saser- 
dote. Pinaglingkuran ni Aaron at ng kaniyang pa- 
milya, gayundin ng makasaserdoteng tribo ni Levi, 
ang taong-bayan ng 12 tribo sa lupain ng Palestina. 
Kung tungkol sa Bagong Jerusalem, “ang mga ban- 
sa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito.” 
--Apo 21:2, 22-24. 

Tingnan din ang SASERDOTE. 


MATAKAW [sa Ingles, glutton]. Isang taong 
makasarili at sakim, na mahilig sa labis na pagpapa- 
kasasa, lalo na, isa na masiba sa pagkain. Ang anu- 
mang anyo ng katakawan ay salungat na salungat 
sa mga panuntunan at simulain ng Bibliya. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, ang isang anak 
na ayaw magbago sa pagiging matakaw at lasenggo 
ay dadalhin ng kaniyang mga magulang sa mata- 
tandang lalaki ng lunsod, na mag-uutos naman 
na pagbabatuhin siya hanggang sa mamatay. (Deu 
21:18-21) Bilang babala sa iba, hinatulan sa Mga Ka- 
wikaan maging ang pakikipagsamahan sa matata- 
kaw: “Ang nakikisama sa matatakaw ay humihiya 
sa kaniyang ama.” “Huwag kang sumama sa mga la- 
bis uminom ng alak, sa matatakaw kumain ng kar- 
ne. Sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay sasa- 
pit sa karalitaan, at ang antok ay magdaramit sa isa 
ng mga basahan lamang.” (Kaw 28:7, 23:20, 21) 
Ang terminong Hebreo na ginamit dito para sa “ma- 
takaw” at "matakaw kumain” ay zohle!. Posibleng 
ang pangunahing diwa ng salitang ito ay “mapag- 
waldas,” samakatuwid nga, maaksaya, mapagtapon. 
--Ihambing ang Deu 21:20, tlb sa Rbi8. 

Sa pagsisikap na siraan si Jesu-Kristo, ang isa sa 
mga paratang ng paninirang-puri na ipinukol sa ka- 
niya ng kaniyang mga kalaban ay: “Narito! Isang ta- 
ong matakaw at mahilig uminom ng alak.” Pinasi- 
nungalingan ni Jesus ang bulaang paratang sa basta 
pagsasabing, “Ang karunungan ay pinatutunayang 
matuwid ng mga gawa nito” o “ng lahat ng mga 
anak nito.” (Mat 11:19, Luc 7:34, 35) Sa ibang pana- 


348 


nalita, sinabi ni Jesus na, ‘Masdan ninyo ang aking 
matuwid na mga gawa at paggawi at malalaman 
ninyo na kabulaanan ang paratang na iyon.” 

Walang dako sa kongregasyong Kristiyano ang 
katakawan, at nais tiyakin ng apostol na si Pablo na 
hindi ito makapapasok doon. Kaya naman nang 
iwan niya si Tito sa Creta upang mag-asikaso sa ba- 
gong-tatag na organisasyong Kristiyano roon, ipina- 
alaala niya kay Tito ang sinabi ng isa sa sariling 
mga propeta ng Creta (ipinapalagay na si Epimeni- 
des, isang Cretenseng makata noong ikaanim na 
siglo B.C.E.): “Ang mga Cretense ay laging mga si- 
nungaling, mapaminsalang mababangis na hayop, 
matatakaw [sa literal, mga tiyan] na di-nagtatraba- 
ho.” Samakatuwid, ang mga aatasan ni Tito bilang 
mga tagapangasiwa, sabi ni Pablo, ay dapat na mga 
lalaking malaya sa lahat ng gayong mga akusasyon, 
mga lalaking hindi lasenggo o sakim at may mahu- 
say na pagpipigil sa sarili.--Tit 1:5-12. 

Bagaman hindi nakatala nang bukod bilang isang 
"gawa ng laman,” ang katakawan ay kadalasan nang 
kaakibat ng mga paglalasingan at mga walang-taros 
na pagsasaya, at tiyak na kalakip ito sa malawak na 
pananalitang “mga bagay na tulad ng mga ito,” anu- 
pat ang mga nagsasagawa ng mga iyon ay “hindi 
magmamana ng kaharian ng Diyos.” (Gal 5:19, 21) 
Ang pagiging katamtaman sa mga kaugalian sa 
pagkain, gayundin sa lahat ng iba pang gawain, ay 
isang katangiang Kristiyano.--1Ti 3:2, 11. 


MATAMBONG LAWA. Ang salitang Hebreo 
na 'agham, na isinaling “matambong lawa,” ay ma- 
lamang na isang katubigan na likas na naipon sa 
isang mababang dako. (Exo 7:19; 8:5, Aw 107:35, 
114:8; Isa 35:7; 41:18) Ang hula na nagsasabing ga- 
gawin ng Diyos na “mga matambong lawa ng tubig” 
ang Babilonya ay buong-linaw na nagpapakita na 
magiging matindi ang pagkatiwangwang nito.---Isa 
14:23. 


MATAN. Isang ninuno ni Jose, ang ama-amahan 
ni Jesu-Kristo. Maaaring si Matan ay lolo ni Jose. 
--Mat 1:15, 16. 


MATANA [Kaloob]. Isa sa mga kampamento 
ng Israel. Nasa pagitan ito ng agusang libis ng Ar- 
non at ng teritoryo ni Sihon na Amorita. (Bil 21:13- 
21) Ipinapalagay na ang sinaunang lokasyon nito ay 
ang Khirbet el-Medeiyineh (o, Mudaiyina), na mga 
15 km (9.5 mi) sa HS ng Dibon. 


MATANDANG LALAKI. Ang salitang Heb- 
reo na zaqen' at ang salitang Griego na pre:sby teros, 
kapuwa nangangahulugang “matandang lalaki,” 
o “matanda,” ay hindi lamang ginagamit upang tu- 
mukoy sa mga taong may-edad na (Gen 18:11, Deu 
28:50: 1Sa 2:22, 1Ti 5:1, 2) o sa isa na mas nakata- 


349 


tanda (Luc 15:25) kundi ikinakapit din ito sa panta- 
nging paraan doon sa mga humahawak ng posi- 
syong may awtoridad at may pananagutan sa isang 
komunidad o bansa. Sa huling nabanggit na diwa pi- 
nakamadalas gamitin ang mga terminong ito sa He- 
breo at sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. 

Mula pa noong sinaunang mga panahon at hang- 
gang sa ngayon, nakaugalian nang igalang ang ma- 
tandang lalaki, anupat nirerespeto siya dahil sa kani- 
yang karanasan at kaalaman at dahil sa karunungan 
at matinong pagpapasiya na natamo niya mula rito. 
Sa maraming bansa, nagpapasakop ang mga tao sa 
patnubay ng kanilang matatandang lalaki, maaaring 
sa matatandang miyembro ng mga linya ng kani- 
lang pamilya o sa mga taong kilala dahil sa kanilang 
kaalaman at karunungan. Dahil dito, ang pananali- 
tang “matandang lalaki” ay nagkaroon ng dalawang 
kahulugan, anupat maaaring gamitin sa pisikal na 
diwa o bilang isang katawagan ng posisyon o ka- 
tungkulan. Ang mga pagtukoy sa “matatandang la- 
laki [mga dignitaryo,” JB] sa lupain ng Ehipto” at 
sa “matatandang lalaki ng Moab at sa matatandang 
lalaki ng Midian ay hindi sumasaklaw sa bawat 
may-edad na lalaki sa mga bansang iyon kundi ku- 
makapit sa mga naglilingkod bilang isang sangguni- 
an upang mangasiwa at pumatnubay sa mga gawa- 


in ng bansa, sila ang “mga prinsipe [sa Heb., sarim” 


“mga pinuno,” AT]' ng mga bansang iyon.---Gen 
50:7: Bil 22:4, 7, 8, 13-15, Aw 105:17, 21, 22. 

Sa gayunding paraan, ang mga pananalitang 
"matatandang lalaki ng Israel,” “matatandang lalaki 
ng kapulungan,” “matatandang lalaki ng aking ba- 
yan,” “matatandang lalaki sa lupain,” ay ginagamit 
sa opisyal na diwa, anupat hindi kumakapit sa bawat 
may-edad na lalaki sa bansang Israel. (Bil 16:25: Lev 
4:15: 1Sa 15:30: 1Ha 20:7, 8) Sa iilang kaso kung 
saan lumilitaw ang zeqe-nim'” (matatandang lalaki) 
nang walang kasamang mga salita na magbibigay- 
linaw, ang konteksto ang dapat pagbatayan upang 
malaman kung ang tinutukoy nito ay yaong mga 
may-edad na lalaki lamang o yaong mga may opi- 
syal na katungkulan bilang mga pinuno. 

Matatandang Lalaki (Matatanda) ng Israel. 
Bago pa man ang Pag-alis, ang mga Israelita ay 
mayroon nang “matatandang lalaki” na naghaharap 
ng mga bagay-bagay sa bayan, gumaganap bi- 
lang kanilang mga tagapagsalita, at gumagawa ng 
mga pasiya. Nang pabalik na si Moises sa Ehipto, 
inutusan siyang iharap ang kaniyang atas sa ma- 
tatandang lalaking ito, at ang mga lalaking ito, 
o malamang na ang mga pangunahin sa kanila, ay 
sumama sa kaniya nang pumaroon siya sa harap ni 
Paraon.---Exo 3:16, 18. 

Nang iharap ni Moises, bilang kinatawan ng Diyos, 
ang tipang Kautusan sa bansa, ang opisyal na “ma- 


MATANDANG LALAKI 


tatandang lalaki” ang kumatawan sa bayan nang 
pumasok sila sa pakikipagtipang iyon kay Jehova. 
(Exo 19:3-8) Pagkaraan ng ilang panahon, nang 
magreklamo ang mga Israelita dahil sa mga kalaga- 
yan sa ilang, ipinagtapat ni Moises kay Jehova ang 
suliraning ito, palibhasa'y nabibigatan na siya sa 
pangangasiwa sa bansa. Pagkatapos ay inutusan ng 
Diyos si Moises: “Magtipon ka para sa akin ng pitum- 
pung lalaki mula sa matatandang lalaki ng Israel, na 
kilala mong sila ay matatandang lalaki ng bayan at 
mga opisyal sa kanila, . . . at kukunin ko ang ilang 
bahagi ng espiritu na sumasaiyo at ilalagay ko iyon 
sa kanila, at tutulungan ka nila sa pagdadala ng pa- 
san.” (Bil 11:16, 17) Ang “matatandang lalaki” na ito 
ay inatasan sa paglilingkod na ito sa teokratikong 
paraan. (Bil 11:24, 25) Pagkatapos, ginamit sila ni 
Jehova upang makatulong ni Moises sa pananagu- 
tang manguna at mangasiwa. 

Nang maglaon, sinakop ng pagala-galang mga Is- 
raelita ang Lupang Pangako at muli silang namirmi- 
han sa mga bayan at mga lunsod, gaya ng kanilang 
paraan ng pamumuhay sa Ehipto. Ang matatan- 
dang lalaking iyon ang nagkaroon ng pananagutan 
sa taong-bayan sa bawat komunidad. Gumanap sila 
bilang isang lupon ng mga tagapangasiwa para sa 
kani-kanilang komunidad, anupat naglaan ng mga 
hukom at mga opisyal para sa paglalapat ng kataru- 
ngan at pagpapanatili ng kapayapaan, mabuting ka- 
ayusan, at espirituwal na kalusugan.--Deu 16:18- 
20: 25:7-9: Jos 20:4: Ru 4:1-12. 

Ang mga pagtukoy sa “buong Israel, sa matatan- 
dang lalaki nito at sa mga ulo nito at sa mga hukom 
nito at sa mga opisyal nito,” (Jos 23:2: 24:1), 'sa ma- 
tatandang lalaki ng Israel at sa lahat ng mga ulo ng 
mga tribo, sa mga pinuno ng mga sambahayan sa 
panig ng ama' (2Cr 5:2), ay hindi nangangahulu- 
gang ang “mga ulo,” “mga hukom,” “mga opisyal,” at 
“mga pinuno" ay naiiba pa sa “matatandang lalaki.” 
Sa halip, ipinahihiwatig lamang ng mga ito na ya- 
ong mga binanggit sa gayong espesipikong paraan 
ay humawak ng pantanging mga katungkulan sa 
loob ng lupon ng matatandang lalaki.--Ihambing 
ang 2Ha 19:2, Mar 15:1. 

Yaong mga naglilingkod sa bansa bilang “mata- 
tandang lalaki” ay tinutukoy ng mga pananalitang 
“matatandang lalaki ng Israel” (1Sa 4:3: 8:4), “mata- 
tandang lalaki sa lupain” (1Ha 20:7), “matatandang 
lalaki ng kapulungan” (Huk 21:16), o, noong mahati 
na ang kaharian, “matatandang lalaki ng Juda at Je- 
rusalem,” para sa timugang kaharian.---2Ha 23:1. 

Tulad ng marami sa mga hari at mga saserdote 
ng Israel, sa kabuuan ay hindi naging tapat ang 
“matatandang lalaki” sa kanilang pananagutan sa 
Diyos at sa bayan. (1Ha 21:8-14, Eze 7:26, 14:1-3) 
Dahil naiwala nila ang suporta ng Diyos, ‘mga 


MATANDANG LALAKI 


batang lalaki ang magiging kanilang mga prinsipe,' 
at ‘sasalakay ang itinuturing na mababa laban sa 
isang dapat parangalan.” (Isa 3:1-5) Sa gayon, idi- 
niriin ng Hebreong Kasulatan na hindi sapat ang 
pagiging may-edad ng isa, yamang “ang ulong 
may uban ay [magiging] korona ng kagandahan” 
lamang kapag nasusumpungan ito sa daan ng ka- 
tuwiran.” (Kaw 16:31) Hindi “amang yaong mga 
sagana sa araw ang marurunong, ni yaon lamang 
matatanda ang nakauunawa ng kahatulan,” kundi 
yaong mga tao na, bukod sa makaranasan ay pina- 
patnubayan din ng espiritu ng Diyos at nakapagta- 
mo ng unawa hinggil sa kaniyang Salita.---Job 
32:8, 9: Aw 119:100, Kaw 3:5-7, Ec 4:13. 

Nagpatuloy ang pangangasiwa ng lupon ng “ma- 
tatandang lalaki” sa buong kasaysayan ng bansa, 
kahit noong panahon ng pagkatapon nila sa Babilo- 
nya at pagkatapos silang maisauli sa Juda. (Jer 29:1, 
Ezr 6:7: 10:7, 8, 14) Noong nasa lupa si Jesus, 
ang “matatandang lalaki” (sa Gr., presbyteroi) ay 
aktibo sa mga kapakanang pambayan, kapuwa sa 
komunidad (Luc 7:3-5) at sa buong bansa. Ang 
“kapulungan ng matatandang lalaki” (sa Gr., pre- 
sby-te'ri-on) sa Jerusalem ang isa sa pangunahing 
pinagmulan ng pagsalansang kay Jesus at sa kani- 
yang mga alagad.---Luc 22:66, Gaw 22:5. 

Ang Matatanda sa Kongregasyong Kristi- 
yano. Batay sa mga impormasyong ito, madali 
nating maunawaan ang mga pagtukoy sa “matatan- 
dang lalaki” (presby teroi) ng kongregasyong Kris- 
tiyano. Kung paano ang kaayusan sa Israel sa la- 
man, gayundin sa espirituwal na Israel, anupat ang 
“matatandang lalaki,” o matatanda, ay yaong mga 
may pananagutang mangasiwa sa kongregasyon. 

Noong araw ng Pentecostes, kumilos ang mga 
apostol bilang isang lupon, anupat si Pedro ang 
nagsilbing tagapagsalita sa pamamagitan ng pag- 
kilos ng ibinuhos na espiritu ng Diyos. (Gaw 2:14, 
37-42) Maliwanag na sila ay “matatandang lalaki” 
sa espirituwal na diwa dahil sa kanilang matagal at 
matalik na pakikipagsamahan kay Jesus at dahil 
personal niya silang inatasan na magturo. (Mat 
28:18-20, Efe 4:11, 12, ihambing ang Gaw 2:42.) 
Makikita sa saloobin niyaong mga nagiging mana- 
nampalataya na kinikilala nila na ang mga apostol 
ay may awtoridad na mamahala sa bagong bansa 
na nasa ilalim ni Kristo (Gaw 2:42, 4:32-37, 5:1-11) 
at na may awtoridad ang mga ito na magbigay ng 
mga atas para sa paglilingkod, sa tuwirang paraan 
man bilang isang lupon o sa pamamagitan ng mga 
kinatawan, anupat ang kilalang halimbawa nito ay 
ang apostol na si Pablo. (Gaw 6:1-6: 14:19-23) 
Nang uminit ang usapin ng pagtutuli, nagpulong 
ang “matatandang lalaki” kasama ang mga apostol 
upang isaalang-alang ang bagay na ito. Ang kani- 


350 


lang pasiya ay ipinabatid sa mga kongregasyon sa 
lahat ng lugar at tinanggap ito bilang opisyal na 
utos. (Gaw 15:1-31, 16:1-5) Kaya, kung paanong 
naglingkod sa buong bansang Israel ang ilang “ma- 
tatandang lalaki,” maliwanag na ang “matatan- 
dang lalaki” na ito kasama ang mga apostol ay bu- 
muo ng isang lupong tagapamahala para sa buong 
kongregasyong Kristiyano sa lahat ng lupain. Nang 
dakong huli, pumaroon si Pablo sa Jerusalem at na- 
kipagkita kay Santiago at sa “lahat ng matatan- 
dang lalaki,” anupat isinaysay niya sa kanila ang 
mga resulta ng kaniyang gawain at tumanggap 
siya ng payo mula sa kanila hinggil sa partikular na 
mga bagay.--Gaw 21:15-26. 

Sa ilang kaso, ang terminong “matatandang lala- 
ki” ay binabanggit bilang kabaligtaran ng mga na- 
kababatang lalaki o kasama ng matatandang babae 
ngunit walang ipinahihiwatig na pananagutan sa 
kongregasyon. Sa gayong mga kaso, tinutukoy la- 
mang ng terminong ito ang mga lalaking may- 
edad na. (Gaw 2:17, 18; 1Ti 5:1, 2) Ginagamit din 
ito upang tumukoy sa “mga tao ng sinaunang mga 
panahon.” (Heb 11:2) Gayunman, sa karamihan ng 
mga kaso sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
tinutukoy na “matatandang lalaki” ay yaong mga 
may pananagutang mangasiwa sa kongregasyon. 
Sa ilang teksto, ang “matatandang lalaki” ay tinata- 
wag na “mga tagapangasiwa” (sa Gr., epi'skopoi, 
"mga obispo,” KJ). Ginamit ni Pablo ang terminong 
ito nang kausapin niya ang “matatandang lalaki” 
ng nag-iisang kongregasyon ng Efeso, at ikinapit 
niya iyon sa mga nasa gayong posisyon sa kani- 
yang liham kay Tito. (Gaw 20:17, 28, Tit 1:5, 7) Sa- 
makatuwid, ang mga terminong ito ay kapuwa tu- 
mutukoy sa iisang posisyon, anupat ipinahihiwatig 
ng pre-sby'teros ang may-gulang na mga katangi- 
an ng isa na inatasan sa gayong katungkulan, 
at ipinahihiwatig naman ng epi'skopos ang mga 
tungkuling kaakibat ng pag-aatas na iyon. 

May kinalaman sa salitang Griego na presby'te- 
ros, sinabi ni Manuel Guerra y Gomez: “Ang eksak- 
tong salin ng terminong ito [pre:sby teros] sa halos 
karamihan ng mga tekstong Helenistiko, na nainga- 
tan hanggang sa ngayon, ay ang saling matandang 
lalaki na singkahulugan ng lalaking may-gulang. 
Pantanging ipinahihiwatig nito ang pagkamaygu- 
lang sa pagpapasiya at kahusayan sa pamamatnu- 
bay.... May teknikal na diwa man ito o wala, ang 
terminong ito [presby'teros], kapuwa sa Helenistiko 
at sa Israelitang daigdig, ay tumutukoy, hindi sa 
matandang may sakit, kundi sa halip, sa lalaking 
may-gulang, na dahil sa kaniyang karanasan at ka- 
pantasan ay karapat-dapat na mamahala sa kani- 
yang pamilya o sa kaniyang bayan.”---Episcopos y 
Presbyteros, Burgos, Espanya, 1962, p. 117, 257. 


351 


Maliwanag na ang edad, o ang aktuwal na dami 
ng mga taon na nabuhay ang isa, ay isang salik 
upang maging kuwalipikadong maglingkod bilang 
isang “matandang lalaki” sa sinaunang Israel. (1Ha 
12:6-13) Kaya sa gayunding paraan, ang “matatan- 
dang lalaki,” o mga tagapangasiwa, sa kongrega- 
syong Kristiyano ay hindi mga kabataang lalaki, 
gaya ng ipinakikita ng pagtukoy ng apostol sa ka- 
nila bilang mga may asawa at mga anak. (Tit 
1:5, 6, 1Ti 3:2, 4, 5) Gayunpaman, hindi pisikal na 
edad ang nag-iisa o pangunahing salik, gaya ng 
makikita sa iba pang mga kuwalipikasyong binang- 
git (1Ti 3:2-7, Tit 1:6-9), ni may itinakda mang es- 
pesipikong edad. Maliwanag na si Timoteo, na nag- 
atas ng “matatandang lalaki,” ay kinilala rin bilang 
isang matandang lalaki, bagaman bata-bata pa. 
-ITi 4:12. 

Kalakip sa mga kahilingan para sa posisyon bi- 
lang isang “matandang lalaki” sa kongregasyong 
Kristiyano ang isang mataas na pamantayan 
ng paggawi at espirituwalidad. Ang kakayahang 
magturo, magpayo, at sumaway ay isang maha- 
lagang salik upang sang-ayunan ang isa bilang 
“matandang lalaki.” (1Ti 3:2, Tit 1:9) May-kataim- 
timang inutusan ni Pablo si Timoteo na ipangaral 
ang salita, maging apurahan dito sa kaayaayang 
kapanahunan, sa maligalig na kapanahunan, su- 
maway, sumawata, magpayo, na lubusang taglay 
ang mahabang pagtitiis at sining ng pagtuturo." 
(2Ti 4:2) Bilang “mga pastol,” pananagutan ng 
“matatandang lalaki” ang espirituwal na pagpapa- 
kain sa kawan, gayundin ang pangangalaga sa 
mga may-sakit sa espirituwal at ang pagsasangga- 
lang sa kawan laban sa tulad-lobong mga elemen- 
to. (Gaw 20:28-35, San 5:14, 15: 1Pe 5:2-4) Karag- 
dagan pa, palibhasa'y naging masigasig si Pablo sa 
pagtuturo “nang hayagan at sa bahay-bahay,” ipi- 
naalaala rin niya kay Timoteo ang pananagutan 
nito na gawin ang gawain ng isang ebangheli- 
sador, lubusang ganapin ang iyong ministeryo." 
- Gaw 20:20, 2Ti 4:5. 

Bawat kongregasyong Kristiyano ay may sariling 
lupon ng “matatandang lalaki,” o “mga tagapangasi- 
wa,” anupat palaging binabanggit ang mga ito sa 
anyong pangmaramihan, gaya niyaong nasa Je- 
rusalem (Gaw 11:30: 15:4, 6: 21:18), Efeso (Gaw 
20:17, 28), at Filipos (Fil 1:1). Binabanggit ang “lu- 
pon ng matatandang lalaki” (sa Gr., pre:sby-te ri'on) 
may kinalaman sa ‘pagpapatong ng mga kamay' 
kay Timoteo. (1Ti 4:14) Ang “matatandang lalaki,” 
bilang mga tagapangasiwa ng kongregasyon, ay 
‘namuno’ sa kanilang mga kapatid.--Ro 12:8, 1Te 
5:12-15: 1Ti 3:4, 5; 5:17. 

Bilang “matatandang lalaki” na may awtoridad 
bilang apostol, kung minsan ay pinangangasiwaan 


MATANDANG LALAKI 


nina Pablo at Pedro ang ibang “matatandang lala- 
ki” sa ilang kongregasyon (ihambing ang 1Co 4:18- 
21: 5:1-5, 9-13; Fil 1:1, 2:12, 1Pe 1:1: 5:1-5), gaya 
ng ginawa ng apostol na si Juan at ng mga alagad 
na sina Santiago at Judas---pawang mga manunu- 
lat ng mga liham sa mga kongregasyon. Inatasan 
ni Pablo sina Timoteo at Tito na katawanin siya sa 
ilang lugar. (1Co 4:17, Fil 2:19, 20, 1Ti 1:3, 4; 5:1- 
21; Tit 1:5) Sa maraming kaso, bagong-tatag na 
mga kongregasyon ng mga mananampalataya ang 
inasikaso ng mga lalaking ito, ang atas ni Tito ay 
“ituwid ang mga bagay na may depekto [o kulang, 
kapos] sa mga kongregasyon sa Creta. 

Sina Pablo, Bernabe, Tito, at maliwanag na pati si 
Timoteo ay iniulat na nakibahagi sa pag-aatas ng 
mga tao bilang “matatandang lalaki” sa mga kon- 
gregasyon. (Gaw 14:21-23, 1Ti 5:22, Tit 1:5) Wa- 
lang rekord na gumawa ng sariling mga pag-aatas 
ang mga kongregasyon. Nang inilalahad ang muling 
pagdalaw nina Pablo at Bernabe sa Listra, Iconio, at 
Antioquia, sinabi ng Gawa 14:23 na “nag-atas sila 
ng matatandang lalaki [sa Gr., kheirro-to-ne'san-tes] 
para sa kanila sa bawat kongregasyon” (“sa bawat 
isa sa mga iglesyang ito ay nag-atas sila ng mata- 
tanda,” JB: “nag-atas sila ng matatanda para sa ka- 
nila sa bawat iglesya,” RS). May kinalaman sa ka- 
hulugan ng pandiwang Griego na kheiro-to-ne'o, 
ganito ang mababasa sa The Acts of the Apostles, ni 
F. F. Bruce (1970, p. 286): “Bagaman ang etimolohi- 
kal na diwa ng [khei'ro-to-ne'0] ay “ihalal sa pama- 
magitan ng pagtataas ng mga kamay', nang magla- 
on ay ginamit ito sa diwa na italaga, “atasan: 
ihambing ang salita ring iyon na may unlapi [pro, 
“sa unahan'] sa x. 41.” Ang Greek-English Lexicon 
nina Liddell at Scott, pagkatapos na ibigay muna 
ang karaniwang mga katuturan ng kheiro-to-ne'0, 
ay nagsasabi: “nang maglaon, sa pangkalahatan, 
atasan, . . . atasan sa isang katungkulan sa Iglesya.” 
(Nirebisa ni H. Jones, Oxford, 1968, p. 1986) Gayun- 
din naman, ang Greek and English Lexicon to the 
New Testament ni Parkhurst (London, 1845, p. 673) 
ay nagsasabi: “Kung sinusundan ng isang accusati- 
ve, atasan o ilagay sa isang katungkulan, bagaman 
walang halalan o mga boto.” Inatasan ang mga lala- 
king Kristiyanong ito sa katungkulan bilang “ma- 
tandang lalaki,” o matanda, nang walang anumang 
sumusuportang boto ng iba na nagtaas ng kanilang 
mga kamay. 

Nang sumulat si Pablo kay Timoteo, sinabi niya: 
“Ang matatandang lalaki na namumuno sa mahu- 
say na paraan ay kilalaning karapat-dapat sa do- 
bleng karangalan, lalo na yaong mga nagpapagal sa 
pagsasalita at pagtuturo.” (1Ti 5:17) Dahil sa sumu- 
sunod na talata (18) at gayundin sa sinundang pag- 
talakay kung paano pararangalan ang mga babaing 


MATANIAS 


balo sa materyal na paraan (tal 3-16), maliwanag na 
kalakip sa “dobleng karangalan" na ito ang materyal 
na tulong. 


Sino ang “dalawampu't apat 
na matatanda” na nasa 
makalangit na mga trono? 


Sa aklat ng Apocalipsis, lumilitaw ang terminong 
pre:sby'teroi nang 12 ulit at ikinakapit ito sa mga es- 
piritung nilalang. Ipinahihiwatig ng kanilang mga 
kapaligiran, damit, at mga ikinikilos kung sino sila. 

Ang apostol na si Juan ay nagkaroon ng isang pa- 
ngitain hinggil sa trono ni Jehova sa langit, na napa- 
lilibutan ng 24 na nakabababang trono kung saan 
nakaupo naman ang 24 na matatanda na nadaram- 
tan ng mapuputing panlabas na kasuutan at may 
mga ginintuang korona sa kanilang mga ulo. (Apo 
4:1-4) Sa pagpapatuloy ng pangitain, nakita ni Juan 
na ang 24 na matatanda ay hindi lamang paulit-ulit 
na sumusubsob bilang pagsamba sa harap ng trono 
ni Jehova kundi nakikibahagi rin sila sa iba't ibang 
bahagi ng pangitain habang nagaganap ito. (Apo 
4:9-11: 5:4-14: 7:9-17: 14:3, 19:4) Kitang-kita silang 
nakikibahagi sa paghahayag ng Kaharian na sa diwa 
ay nagsasabing kinuha ni Jehova ang kaniyang da- 
kilang kapangyarihan at nagsimula na siyang ma- 
mahala bilang hari.---Apo 11:15-18. 

Sa sinaunang Israel, ang “matatandang lalaki [ma- 
tatanda] ng Israel” ay kumatawan at nagsalita para sa 
buong bansa. (Exo 3:16, 19:7) Sa gayunding paraan, 
ang “matatanda” ay maaaring kumatawan sa buong 
kongregasyon ng espirituwal na Israel. Samakatuwid, 
malamang na ang 24 na matatanda na nakaupo sa 
mga tronong nasa palibot ng Diyos ay kumakatawan 
sa buong lupon ng mga pinahirang Kristiyano na, pa- 
libhasa'y naging tapat hanggang sa kamatayan, tu- 
manggap ng ipinangakong gantimpala ng isang ma- 
kalangit na pagkabuhay-muli at ng mga trono na 
malapit sa trono ni Jehova. (Apo 3:21) Makahulugan 
din ang bilang na 24, sapagkat ito ang bilang ng 
mga pangkat ng mga saserdoteng inorganisa ni Ha- 
ring David upang maglingkod sa templo sa Jerusa- 
lem. Ang mga pinahirang Kristiyano ay magiging 
“isang maharlikang pagkasaserdote."--I1Pe 2:9; 1Cr 
24:1-19: Luc 1:5-23, 57-66, Apo 20:6, tingnan ang 
TAGAPANGASIWA. 


MATANIAS [Kaloob ni Jehova]. 

1. Isang Levita, anak ni Heman. Pinili siya sa pa- 
mamagitan ng palabunutan upang pangunahan ang 
ikasiyam na pangkat ng mga Levitikong manunug- 
tog na naglilingkod ayon sa pagkakaayos ni David. 
— 1Cr 25:1, 4, 8, 9, 16. 

2. Isang Levita na mula sa mga anak ni Asap at 
isang ninuno ni Jahaziel. (2Cr 20:14) Maaaring siya 


352 


ang Matanias na binanggit sa 1 Cronica 9:15 at Ne- 
hemias 13:13. Maaaring ibang Matanias o ang kina- 
tawan ng sambahayang iyon ang binanggit sa Ne- 
hemias 12:8; ihambing ang Nehemias 11:17, 22; 
12:25. 

3. Isang Levitang inapo ni Asap na tumulong sa 
paglilinis sa bahay ni Jehova noong panahon ni Ha- 
ring Hezekias.—2Cr 29:12-16. 

4. Isang anak ni Haring Josias at tiyo ni Ha- 
ring Jehoiakin. Iniluklok siya sa trono ng Juda ni Na- 
bucodonosor na hari ng Babilonya, na bumago sa 
kaniyang pangalan tungo sa Zedekias.—2Ha 24:15- 
17; tingnan ang ZEDEKIAS Blg. 4. 

5. Isang Israelitang kabilang sa “mga anak ni 
Elam” na nagpaalis sa mga asawang banyaga.---Ezr 
10:25, 26, 44. 

6. Isang Israelitang kabilang sa “mga anak ni 
Zatu" na nagpaalis sa mga asawang banyaga.---Ezr 
10:25, 27, 44. 

7. Isang Israelitang kabilang sa “mga anak ni Pa- 
hat-moab” na nagpaalis sa mga asawang banyaga. 
--Ezr 10:25, 30, 44. 

8. Isang Israelitang kabilang sa “mga anak ni 
Bani” na nagpaalis sa mga asawang banyaga.---Ezr 
10:25, 34, 37, 44. 


MATAPANG NA INUMIN. Tingnan ang 
artikulong ALAK AT MATAPANG NA INUMIN. 


MATAT [malamang na pinaikling anyo ng Heb. 
na Matitias, nangangahulugang “Kaloob ni Jehova']. 

1. Isang malayong ninuno ni Jesu-Kristo sa pa- 
mamagitan ni Maria. Siya ay tinatawag na “anak ni 
Levi" at isa sa mga tao na nakatala sa yugto sa pa- 
gitan nina Zerubabel at David.---Luc 3:29. 

2. Isang mas malapit na ninuno ni Jesus sa pa- 
mamagitan ni Maria. Ang ama ni Maria na si Heli ay 
tinutukoy na “anak” ng Matat na ito, na malamang 
na lolo ni Maria.--Luc 3:23, 24. 


MATATA [malamang na pinaikling anyo ng 
Heb. na Matitias, nangangahulugang “Kaloob ni Je- 
hova"]. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda na anak 
ni Natan at apo ni David. Isa siyang ninuno ni Jesus, 
ayon sa talaangkanan ni Kristo sa panig ng ina na 
iniulat ni Lucas.--Luc 3:23, 31. 


MATATAAS NA DAKO. Ang salitang Heb- 
reo na karaniwang isinasalin bilang “matataas na 
dako” (ba:mohth') ay kadalasang iniuugnay sa pag- 
samba, ngunit maaari rin itong tumukoy sa matata- 
as na lugar, mga burol, at mga bundok (2Sa 1:19, 25 
[ihambing ang 1Sa 31:8]; Am 4:13, Mik 1:3), “mata- 
taas na alon sa dagat” (sa literal, matataas na dako 
sa dagat) (Job 9:8), at mga kaitaasan, o “matataas 
na dako ng mga ulap” (Isa 14:14). 


353 


Maliwanag na ang mga pananalitang ‘sumakay sa 
matataas na dako sa lupa' at tumuntong sa matata- 
as na dako" ay dapat unawain na tumutukoy sa ma- 
tagumpay na pagsakop sa isang lupain, sapagkat, 
sa diwa, ang isa na kumokontrol sa lahat ng matata- 
as na dako, samakatuwid nga, sa mga burol at mga 
bundok ng isang bansa, ay panginoon ng lupain. 
--Deu 32:13, 33:29. 

Mga Sentro ng Huwad na Pagsamba. Ang 
matataas na dako, o ang mga lugar o mga dambana 
kung saan isinasagawa ang idolatriya, ay matatag- 
puan hindi lamang sa mga burol at mga bundok 
kundi pati sa mga libis, mga batis, mga lunsod, at sa 
ilalim ng mga punungkahoy. (Deu 12:2, 1Ha 14:23, 
2Ha 17:29, Eze 6:3) Ang mga ito ay may mga altar 
para sa paghahain, mga patungan ng insenso, mga 
sagradong poste, mga sagradong haligi, at mga nili- 
lok na imahen. (Lev 26:30, Bil 33:52, Deu 12:2, 3, Eze 
6:6) Sa maraming matataas na dako ay may nagli- 
lingkod na mga patutot na lalaki at babae. (1Ha 14: 
23, 24; Os 4:13, 14) Kalimitan, sa matataas na dako 
isinasagawa ang mahahalay na ritwal, lakip na ang 
seremonyal na pagpapatutot at paghahain ng mga 
bata.--Isa 57:5, Jer 7:31; 19:5. 

Mayroon ding mga bahay, o mga santuwaryo, ng 
matataas na dako kung saan may nangangasiwang 
mga saserdote at kung saan iniingatan ang mga 
imahen ng mga bathala. (1Ha 12:31, 13:32, 2Ha 17: 
29, 32: 23:19, 20, Isa 16:12) Kaya naman, kung min- 
san, ang katawagang “mataas na dako" ay maaaring 
tumutukoy sa gayong santuwaryo sa halip na sa 
isang mataas na lugar para sa pagsamba. Ipinahihi- 
watig ito ng pagbanggit ni Ezekiel sa matataas na 
dako na may sari-saring kulay. (Eze 16:16) Marahil, 
ang matataas na dakong ito ay mga santuwaryong 
tulad-tolda. 

Bago pumasok sa Lupang Pangako ang mga Isra- 
elita, inutusan silang sirain ang sagradong matataas 
na dako ng mga Canaanita at ang lahat ng kagami- 
tan ng huwad na pagsamba na nauugnay sa mga 
iyon. (Bil 33:51, 52) Ngunit hindi ito ginawa ng mga 
Israelita, at pagkamatay ni Josue at ng nakatatan- 
dang salinlahi, pumasok ang malawakang aposta- 
sya.--Huk 2:2, 8-13, Aw 78:58. 

Hindi Lahat ng Matataas na Dako ay Hinatu- 
lan. Ayon sa kautusan ni Jehova, ang mga hain ay 
dapat lamang ihandog sa dakong itinalaga niya. No- 
ong mga araw ni Josue, batid ng mga Israelita na 
ang di-sinasang-ayunang pagtatayo ng altar para sa 
handog na sinusunog ay maituturing na paghihi- 
magsik kay Jehova. (Deu 12:1-14, Jos 22:29) Ga- 
yunman, may mga indikasyon na nang alisin sa 
tabernakulo ang sagradong Kaban (1Sa 4:10, 11; 
6:1, 10-14, 7:1, 2), nagkaroon na rin ng sinang- 
ayunang paghahain sa ibang mga lugar, anupat sa 
ilang kaso ay ginagawa ito nang regular at hindi la- 


MATATAAS NA DAKO 


mang sa pantanging mga pagkakataon. (1Sa 7:7-9, 
10:8: 11:14, 15: 16:4, 5: 1Ha 3:3; 1Cr 21:26-30) Sa 
mataas na dako na nasa isang lunsod na di-binang- 
git ang pangalan, sa lupain ng Zup, ay may itina- 
yong istraktura at waring doon maaaring kainin ang 
mga haing pansalu-salo. Mga 30 katao, o baka higit 
pa, ang kasya sa bulwagang kainan doon. Maging 
ang mga babae sa lunsod ay pamilyar sa paraan 
ng paghahain doon. (1Sa 9:5, 11-13, 22-25) Maaari 
ring isang kaugalian noon ng mga pamilya ang ta- 
unang paghahain, hindi sa tabernakulo, kundi sa 
kani-kanilang lunsod.--- 1Sa 20:6, 29. 

Noon, ipinahintulot ang paghahain sa matataas na 
dako sapagkat wala pang bahay na naitatayo para sa 
pangalan ni Jehova. Dahil dito, kinailangang magha- 
in si Solomon sa bantog na mataas na dako sa Gi- 
beon, na kinaroroonan ng tabernakulo noong pana- 
hong iyon.---1Ha 3:2-4, 1Cr 16:37-40, 43; 21:29, 2Cr 
1:3, 13; tingnan ang ALTAR; HANDOG, MGA. 

Ang Paghahari ni Solomon at ang Sampung- 
Tribong Kaharian. Noong huling bahagi ng kani- 
yang paghahari, si Haring Solomon ay nagtayo ng 
matataas na dako para sa huwad na mga diyos na si- 
nasamba ng kaniyang mga asawang banyaga. Isang 
dahilan ito kung bakit iniwan ng mga Israelita ang 
tunay na pagsamba kay Jehova at naglingkod sa hu- 
wad na mga diyos. Kaya naman, sa pamamagitan 
ng kaniyang propetang si Ahias, sinabi ni Jehova na 
ang sampung tribo ay pupunitin mula sa anak ni So- 
lomon at na si Jeroboam ang mamamahala sa mga 
ito.-- 1Ha 11:7, 8, 30-35. 

Bagaman tiniyak ni Jehova kay Jeroboam na ang 
paghahari niya ay magiging matatag kung patuloy 
siyang maglilingkod sa Diyos nang may katapatan, 
nang siya'y maging hari ay nangamba siya na baka 
maghimagsik ang mga Israelita kung patuloy na aa- 
hon ang mga ito sa Jerusalem upang sumamba. 
Sa dahilang ito, itinatag niya ang pagsamba sa guya 
sa Dan at Bethel at nagtayo siya roon ng matataas 
na dako. (1Ha 11:38, 12:26-33) Sa panahon ng sam- 
pung-tribong kaharian, ang idolatrosong pagsamba 
ay nagpatuloy sa matataas na dako. “Sinaliksik ng 
mga anak ni Israel ang mga bagay na hindi tama 
para kay Jehova na kanilang Diyos at patuloy na 
nagtayo para sa kanilang sarili ng matataas na dako 
sa lahat ng kanilang mga lunsod, mula sa tore 
ng mga bantay hanggang sa nakukutaang lunsod.” 
--2Ha 17:9. 

Sa ilalim ng pagkasi, inihula ng propetang si 
Amos na ang “matataas na dako ni Isaac” ay magi- 
ging tiwangwang. Maliwanag na ang “matataas na 
dako ni Isaac” ay tumutukoy sa sagradong matataas 
na dako kung saan nagsagawa ng apostatang pag- 
samba ang mga Israelita ng sampung-tribong kaha- 
rian, na mga inapo ni Isaac sa pamamagitan ni Ja- 
cob, o Israel. Ipinahihiwatig din ito ng pagbanggit sa 


MATATAAS NA DAKO 


pananalitang “matataas na dako ni Isaac” kasama ng 
“mga santuwaryo ng Israel.”--Am 7:9, tingnan din 
ang Os 10:2-10. 

Pagkatapos dalhin ng hari ng Asirya sa pagkata- 
pon ang sampung-tribong kaharian, ang matataas 
na dako ay nanatili pa nang ilang panahon, yamang 
ang mga taong banyaga na inilipat ng hari ng Asir- 
ya sa teritoryo ng Samaria ay nagpatuloy sa pagga- 
mit ng matataas na dako sa kanilang pagsamba. 
(2Ha 17:24, 29-32) Mga 100 taon pagkaraan nito, 
ibinagsak ng tapat na si Haring Josias ng Juda ang 
altar at ang mataas na dako sa Bethel at nilapasta- 
ngan niya ang altar sa pamamagitan ng pagsusu- 
nog ng mga buto ng tao sa ibabaw niyaon. Inalis 
din niya ang lahat ng bahay ng matataas na dako 
na nasa mga lunsod ng Samaria, inihain (pinatay) 
niya ang lahat ng saserdote ng matataas na dako, at 
nagsunog siya ng mga buto ng tao sa ibabaw ng 
mga altar. (2Ha 23:15-20) Tinupad nito ang isang 
hula na binigkas ng isang di-ipinakilalang “lalaki ng 
Diyos” mahigit 300 taon ang kaagahan.--1IHa 13: 
1,2; 

Sa Kaharian ng Juda. Tinularan ni Haring Re- 
hoboam ang pag-aapostata ng kaniyang amang si 
Solomon, at ang kaniyang mga sakop ay nagpatuloy 
sa pagtatayo ng matataas na dako at sa pagsasaga- 
wa ng mahahalay na ritwal. (1Ha 14:21-24) Gayun- 
din, ang anak at kahalili ni Rehoboam na si Abiam 
ay “lumakad sa lahat ng kasalanan ng kaniyang 
ama."—1Ha 15:1-3. 

Si Asa, na humalili kay Abiam sa trono, ay nag- 
lingkod kay Jehova nang may katapatan at gumawa 
ng determinadong pagkilos upang alisin sa kaharian 
ang lahat ng bagay na ginagamit sa huwad na pag- 


354 


samba. (1Ha 15:11-13) “Inalis niya mula sa lahat ng 
lunsod ng Juda ang matataas na dako at ang mga 
patungan ng insenso.” (2Cr 14:2-5) Gayunman, ma- 
liwanag na ipinakikita ng 1 Hari 15:14 at 2 Cronica 
15:17 na ang matataas na dako ay hindi naalis. Posi- 
ble na bagaman inalis ni Asa ang matataas na dako 
na para sa pagsamba sa huwad na mga diyos, itini- 
ra naman niya yaong mga ginagamit ng mga tao 
upang sambahin si Jehova. O marahil ay muling 
nagkaroon ng matataas na dako noong malapit nang 
magtapos ang kaniyang paghahari, at ang mga iyon 
ay patuloy na umiral hanggang noong wasakin ng 
kaniyang kahalili na si Jehosapat. Ngunit kahit no- 
ong panahon ng paghahari ni Jehosapat, hindi pa rin 
lubusang nawala ang matataas na dako. (1Ha 22:42, 
43: 2Cr 17:5, 6; 20:31-33) Napakalalim ng pagkaka- 
ugat sa Juda ng pagsamba sa matataas na dako anu- 
pat hindi lahat ng mga iyon ay permanenteng naa- 
lis ng mga reporma nina Asa at Jehosapat. 

Di-tulad ng kaniyang amang si Jehosapat, si Ha- 
ring Jehoram ay gumawa ng matataas na dako sa 
mga bundok ng Juda. (2Cr 21:1, 11) Ang relihiyo- 
song kalagayan ng kaharian ay nanatiling napakasa- 
ma sa panahon ng mga paghahari ni Ahazias at ng 
mang-aagaw ng kapangyarihan na si Athalia, anak 
nina Ahab at Jezebel. (2Ha 8:25-27: 2Cr 22:2-4, 10) 
Bagaman noong pasimula ng paghahari ni Jehoas ay 
may isinagawang espesipikong mga reporma upang 
maisauli ang tunay na pagsamba, muling lumitaw 
ang apostasya pagkamatay ng mataas na saserdo- 
teng si Jehoiada, at hindi nawala ang matataas na 
dako. (2Ha 12:2, 3; 2Cr 24:17, 18) Patuloy na umiral 
ang matataas na dako bilang mga sentro ng bawal 
na pagsamba sa panahon ng mga paghahari nina 


Mataas na dako sa Gezer. 
May itinayong mga sagradong haligi rito 


355 


Amazias, Azarias (Uzias), at Jotam. (2Ha 14:1-4, 
15:1-4, 32-35) Ang sumunod na Judeanong hari, si 
Ahaz, ay hindi lamang naghain at gumawa ng ha- 
ing usok sa matataas na dako kundi pinaraan pa 
nga niya sa apoy ang kaniyang sariling anak. (2Ha 
16:2-4) Gumawa rin siya ng iba pang “matataas 
na dako para sa paggawa ng haing usok sa ibang 
mga diyos.”---2Cr 28:25. 

Noong mga araw ni Haring Hezekias, isa pang ma- 
lawakang paglilinis ang isinagawa upang alisin ang 
matataas na dako. (2Ha 18:1-4, 22; 2Cr 32:12) Pag- 
katapos ng pagdiriwang ng dakilang Paskuwa noong 
kaniyang paghahari, ang mga Israelita ay lumibot sa 
mga lunsod ng Juda at Benjamin at maging sa Efra- 
im at Manases at kanilang pinagdurug-durog ang 
mga sagradong haligi, pinutol ang mga sagradong 
poste, at ibinagsak ang matataas na dako at ang 
mga altar.--2Cr 30:21, 23, 31:1. 

Ang pagsasauling ito sa tunay na pagsamba ay 
hindi nagtagal. Muling itinayo ng anak ni Hezekias 
na si Manases ang mismong matataas na dako na 
winasak ng kaniyang ama. (2Ha 21:1-3, 2Cr 33:1-3) 
Dahil kay Manases, ang mga tao ay gumawi nang 
mas balakyot pa kaysa sa paganong mga Canaanita 
na nilipol ni Jehova. Kaya ipinasiya ng Makapangya- 
rihan-sa-lahat na magpasapit ng kapahamakan sa 
Juda at Jerusalem. (2Ha 21:9-12) Matapos siyang 
mabihag ng hari ng Asirya at dalhin sa Babilonya, si 
Manases ay nagsisi. Pagkabalik sa Jerusalem, guma- 
wa siya ng mga hakbang upang alisin ang mga ka- 
gamitan ng huwad na pagsamba. Ngunit ang bayan 
ay naghahandog pa rin ng mga hain sa matataas na 
dako, gayunma'y hindi para sa huwad na mga diyos 
kundi para kay Jehova. (2Cr 33:10-17) Tungkol na- 
man sa kahalili ni Manases, ang anak niyang si 
Amon, hindi nito ipinagpatuloy ang mga repormang 
pinasimulan ng kaniyang ama kundi pinarami pa 
niya ang pagkakasala.---2Cr 33:21-24. 

Si Josias, na humalili kay Amon, ay gumawa ng 
tama sa paningin ni Jehova at nanghawakan sa kau- 
tusan ni Moises. Inalisan niya ng trabaho ang mga 
saserdote ng mga banyagang diyos, na naghahan- 
dog ng haing usok sa matataas na dako. Ibinagsak 
niya ang matataas na dako hindi lamang sa buong 
Juda kundi pati sa mga lunsod ng Samaria. Ang 
mga lugar na ginagamit sa huwad na pagsamba ay 
nilapastangan upang hindi na magamit ang mga ito 
sa paraang pupukaw ng galit ni Jehova.---2Ha 23:4- 
20: 2Cr 34:1-7. 

Ang ulat na nagsasabing ginawang di-karapat- 
dapat ni Josias para sa pagsamba ang matataas 
na dakong itinayo ni Solomon ay waring nagpapati- 
bay sa konklusyon na bagaman giniba ng naunang 
mga hari ang matataas na dako, ang mga ito ay 
muling itinayo. Makatuwiran lamang isipin na gini- 
ba rin ng tapat na mga haring sina Asa at Jehosa- 


MATENAI 


pat ang matataas na dakong ito ng huwad na pag- 
samba na itinayo noong panahon ng paghahari ni 
Solomon. 

Bagaman wala nang binabanggit na matataas na 
dako sa mga ulat ng Mga Hari at Mga Cronica pag- 
katapos na lubusang pawiin ni Josias ang lahat ng 
bakas ng huwad na pagsamba, iniuulat na ang hu- 
ling apat na hari ng Juda, samakatuwid nga, sina 
Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiakin, at Zedekias, ay gu- 
mawa ng masama sa paningin ni Jehova. (2Ha 23: 
31, 32, 36, 37, 24:8, 9, 18, 19) Muling nagsagawa ng 
apostatang pagsamba sa matataas na dako ang mga 
Israelita. Kaya sa pamamagitan ng kaniyang prope- 
tang si Ezekiel, binabalaan ni Jehova ang bansa 
hinggil sa napakasamang ibubunga nito sa kanila: 
“Magpapasapit ako sa inyo ng isang tabak, at tiyak 
na wawasakin ko ang inyong matataas na dako. At 
ang inyong mga altar ay matitiwangwang at ang in- 
yong mga patungan ng insenso ay mawawasak, at 
ang mga napatay sa inyo ay pangyayarihin kong 
mabulagta sa harap ng inyong mga karumal-dumal 
na idolo.”---Eze 6:3, 4. 

Kapansin-pansin na walang anumang iniulat na 
pagsamba sa matataas na dako pagkabalik ng mga 
Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya. Gaya ng 
inihula, nakinabang sa kanilang mapait na karana- 
san ang tapat na mga Judiong nalabi at nakilala nila 
si Jehova.---Eze 6:9, 10. 


MATATAH [pinaikling anyo ng Matitias, na- 
ngangahulugang “Kaloob ni Jehova"]. Isang Israeli- 
ta na mula “sa mga anak ni Hasum” na nag-asawa 
ng mga babaing banyaga ngunit nagpaalis sa mga 
iyon noong mga araw ni Ezra.--Ezr 10:25, 33, 44. 


MATATIAS [mula sa Heb. na Matitias, nanga- 
ngahulugang “Kaloob ni Jehova']. 

1. Ang pangalang Griego na sa Septuagint ay iki- 
napit sa Korahitang Levita na si Matitias, ang panga- 
nay ni Salum.--ICr 9:31: tingnan ang MATITIAS 
Blg. 2. 

2. Anyong Griego na ginamit sa Septuagint para 
sa “Matitias,” isa sa “mga anak ni Jedutun.”--1Cr 
25:3, tingnan ang MATITIAs Blg. 1. 

3. Isang lalaki na mula sa tribo ni Juda na tina- 
wag na “anak ni Amos” sa talaangkanan ni Jesus sa 
panig ng ina.--Luc 3:23, 2b. 

4. Isa pang lalaki ng Juda, tinatawag na “anak ni 
Semein,” na nabuhay pagkaraan ng mga araw ni 
Zerubabel at binabanggit sa talaangkanan ni Jesus 
na iniulat ni Lucas.--Luc 3:23, 26, 27. 


MATENAI [pinaikling anyo ng Matanias, na- 
ngangahulugang “Kaloob ni Jehova']. 

1. Isang Israelita na mula “sa mga anak ni Ha- 
sum” na kumuha ng mga asawang banyaga ngunit 


MATEO 


nagpaalis sa mga ito noong panahon ni Ezra.---Ezr 
10:25, 33, 44. 

2. Isang Israelita na mula “sa mga anak ni Bani” 
na nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga no- 
ong mga araw ni Ezra.--Ezr 10:25, 34, 37, 44. 

3. Isang saserdote noong mga araw ni Joiakim na 
ulo ng sambahayan ni Joiarib sa panig ng ama.---Ne 
12:12, 19. 


MATEO [malamang na pinaikling anyo ng Heb. 
na Matitias, nangangahulugang “Kaloob ni Jehova]. 
Isang Judio, kilala rin bilang Levi, na naging isang 
apostol ni Jesu-Kristo at manunulat ng Ebanghelyo 
na nagtataglay ng kaniyang pangalan. Siya ay anak 
ng isang Alfeo at isang maniningil ng buwis bago 
naging isa sa mga alagad ni Jesus. (Mat 10:3, Mar 
2:14: tingnan ang MANININGIL NG BUWIS.) Hindi isini- 
siwalat ng Kasulatan kung dati nang pangalan ni 
Levi ang Mateo bago siya naging isang alagad ni Je- 
sus, kung tinanggap niya ito nang panahong iyon, 
o kung ibinigay ni Jesus ang pangalang iyon nang 
hirangin siya bilang isang apostol. 

Lumilitaw na noong maagang bahagi ng kaniyang 
ministeryo sa Galilea (30 o maagang bahagi ng 
31 C.E.) ay tinawag ni Jesu-Kristo si Mateo mula sa 
tanggapan ng buwis sa Capernaum o malapit doon. 
(Mat 9:1, 9, Mar 2:1, 13, 14) Pagkaiwan sa lahat ng 
bagay, tumindig si Mateo at sumunod kay Jesus." 
(Luc 5:27, 28) Marahil upang ipagdiwang ang pag- 
tanggap ng pagtawag sa kaniya na sumunod kay 
Kristo, si Mateo ay ‘naghanda ng isang malaking pi- 
ging bilang pagsalubong' na dinaluhan ni Jesus at 
ng kaniyang mga alagad gayundin ng maraming 
mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Na- 
kabagabag ito sa mga Pariseo at mga eskriba, anu- 
pat dahil dito ay nagbulung-bulungan ang mga ito 
tungkol sa pagkain at pag-inom ni Kristo kasama ng 
mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. 
--Luc 5:29, 30: Mat 9:10, 11: Mar 2:15, 16. 

Nang maglaon, pagkaraan ng Paskuwa ng 31 C.E., 
pinili ni Jesus ang 12 apostol, at si Mateo ay isa sa 
kanila. (Mar 3:13-19, Luc 6:12-16) Bagaman ang Bi- 
bliya ay gumagawa ng iba't ibang pagtukoy sa mga 
apostol bilang grupo, hindi na nito binanggit pa 
si Mateo sa pangalan hanggang noong pag-akyat 
ni Kristo sa langit. Nakita ni Mateo ang binuhay- 
muling si Jesu-Kristo (1Co 15:3-6), tumanggap ng 
pangwakas na mga tagubilin mula rito, at nakita 
itong umakyat sa langit. Pagkatapos nito, siya at ang 
iba pang mga apostol ay bumalik sa Jerusalem. Ang 
mga apostol ay nasa isang silid sa itaas doon, at si 
Mateo ay espesipikong binanggit na kasama nila, 
kaya malamang na isa siya sa mga 120 alagad na 
tumanggap ng banal na espiritu noong araw ng 
Pentecostes 33 C.E.---Gaw 1:4-15, 2:1-4. 


356 


MATEO, MABUTING BALITA AYON KAY. 

Ang kinasihang ulat ng buhay ni Jesu-Kristo na 
isinulat, walang alinlangang sa Palestina, ng dating 
maniningil ng buwis na si Mateo, o Levi. Ito ang 
unang aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan at 
mula pa noong sinaunang mga panahon ay itinutu- 
ring na ito bilang ang unang Ebanghelyo na isinu- 
lat. Ang ulat ni Mateo ay nag-umpisa sa pinag- 
mulang angkan ni Jesus bilang tao, sinundan ng 
kaniyang kapanganakan, at nagwakas sa pag-aatas 
ni Kristo sa kaniyang mga tagasunod, pagkatapos 
ng kaniyang pagkabuhay-muli, na humayo at “gu- 
mawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga 
bansa.” (Mat 28:19, 20) Samakatuwid, sumasaklaw 
ito sa panahon sa pagitan ng kapanganakan ni Jesus 
noong 2 B.C.E. at sa pakikipagtagpo niya sa kani- 
yang mga alagad bago siya umakyat sa langit no- 
ong 33 C.E. 

Panahon ng Pagsulat. Sinasabi sa mga subs- 
kripsiyon, na lumilitaw sa katapusan ng Ebanghelyo 
ni Mateo sa maraming manuskrito (pawang ginawa 
pagkaraan ng ikasampung siglo C.E.), na ang ulat 
ay isinulat noong mga ikawalong taon pagkaakyat 
ni Kristo sa langit (mga 41 C.E.). Kaayon naman ito 
ng panloob na katibayan. Ang bagay na hindi bina- 
banggit ang katuparan ng hula ni Jesus may kina- 
laman sa pagkawasak ng Jerusalem ay tumuturo sa 
panahon ng pagsulat bago ang 70 C.E. (Mat 5:35, 
24:16) At ang pananalitang “hanggang sa mismong 
araw na ito” (27:8: 28:15) ay nagpapahiwatig na ma- 
haba-habang panahon ang lumipas sa pagitan ng 
mga pangyayaring tinalakay at ng panahon ng pag- 
sulat. 

Orihinal na Isinulat sa Hebreo. Ang panla- 
bas na katibayan na nagpapatunay na sa wikang 
Hebreo orihinal na isinulat ni Mateo ang Ebanghel- 
yong ito ay mula pa kay Papias ng Hierapolis, na 
nabuhay noong ikalawang siglo C.E. Sinipi ni Euse- 
bius ang sinabi ni Papias: “Tinipon ni Mateo ang 
mga orakulo sa wikang Hebreo.” (The Ecclesiastical 
History, III, xxx1x, 16) Noong maagang bahagi ng 
ikatlong siglo, tinukoy ni Origen ang ulat ni Mateo 
at, sa pagtalakay sa apat na Ebanghelyo, sinipi ni 
Eusebius ang pananalita ni Origen na ang “una ay 
isinulat .. . ayon kay Mateo, na dating maniningil 
ng buwis ngunit nang maglaon ay naging isang 
apostol ni Jesu-Kristo, . . . sa wikang Hebreo.” (The 
Ecclesiastical History, VI, XXV, 3-6) Isinulat ng is- 
kolar na si Jerome (na nabuhay noong ikaapat at 
ikalimang siglo C.E.) sa kaniyang akdang De viris 
inlustribus (Hinggil sa Tanyag na mga Tao), kaba- 
nata III, na si Mateo ay “bumuo . . . ng isang 
Ebanghelyo ni Kristo sa Judea sa wika at mga titik 
na Hebreo para sa kapakinabangan niyaong mga 
mula sa pagtutuli na nanampalataya. . . . Bukod 


357 


dito, ang tekstong Hebreo mismo ay naingatan 
hanggang sa panahong ito sa aklatan sa Cesarea, 
na masikap na tinipon ng martir na si Pamphi- 
lus.”--Salin mula sa tekstong Latin na inedit ni 
E. C. Richardson at inilathala sa seryeng “Texte 
und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist- 
lichen Literatur,” Leipzig, 1896, Tomo 14, p. 8, 9. 


MATEO, MABUTING BALITA AYON KAY 


Iminumungkahi na matapos tipunin ni Mateo ang 
kaniyang ulat sa Hebreo, maaaring siya mismo ang 
nagsalin nito sa Koine, ang karaniwang Griego. 

Impormasyong Natatangi sa Ebanghelyo ni 
Mateo. Ipinakikita ng pagsusuri sa ulat ni Mateo 
na mahigit sa 40 porsiyento ng materyal na nilala- 
man nito ang hindi masusumpungan sa tatlong iba 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MATEO 


Ang ulat ng apostol na si Mateo tungkol sa buhay ni Jesus: 
yamang pangunahing isinulat para sa mga Judio, ipinakikita 
ng Ebanghelyong ito na si Jesus ang inihulang Mesiyanikong 
Hari 


Bilang ang unang Ebanghelyo na inirekord, malamang na una 
itong isinulat sa Hebreo mga walong taon pagkatapos ng ka- 
matayan at pagkabuhay-muli ni Kristo 


Tinupad ng mga detalye ng buhay ni Jesus ang Mesi- 
yanikong mga hula 

Ipinanganak si Jesus ng isang dalaga, na isang supling ni 
Abraham sa linya ni David, sa Betlehem (1:1-23: 2:1-6) 

Pinatay ang mga sanggol na lalaki, tinawag siya mula sa 
Ehipto (2:14-18) 

Lumaki siya sa Nazaret, inihanda ni Juan na Tagapagbau- 
tismo ang daan para sa kaniya (2:23-3:3) 

Siya'y naging isang liwanag sa Galilea (4:13-16) 

Nagsagawa siya ng maraming makahimalang pagpapagaling 
(8:16, 17) 

Malugod niyang tinulungan ang mga napipighati (12:10-21) 

Nagturo siya, na gumagamit ng mga ilustrasyon: manhid 
ang puso ng maraming tao (13:10-15, 34, 35) 

Pumasok si Jesus sa Jerusalem sakay ng bisiro ng isang 
asno, ibinunyi siya ng mga pulutong bilang ang Anak 
ni David ngunit itinakwil ng Judiong “mga tagapagtayo” 
(21:1-11, 15, 42) 

Ipinagkanulo siya ni Hudas kapalit ng 30 pirasong pilak, 
ang salapi na nang maglaon ay ipinambili ng parang ng 
magpapalayok (26:14, 15, 48, 49: 27:3-10) 

Nangalat ang kaniyang mga alagad (26:31) 

Nasa libingan si Jesus sa loob ng tatlong araw (12:39, 40) 

Inihayag ni Jesus ang mabuting balita ng Kaharian 
ng Diyos 

Pagkatapos na maaresto si Juan, inihayag ni Jesus: “Ang 
kaharian ng langit ay malapit na” (4:12-23) 

Dinalaw niya ang lahat ng mga lunsod at mga nayon ng 
Galilea upang ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian 
(9:35) 

Tinagubilinan niya ang kaniyang 12 alagad at isinugo niya 
sila upang mangaral tungkol sa Kaharian (10:1-11:1) 

Isiniwalat niya ang mga katotohanan tungkol sa Kaharian, 
anupat inilahad ang mga talinghaga tungkol sa manghaha- 
sik, trigo at mga panirang-damo, butil ng mustasa, lebadu- 
ra, kayamanang nakatago sa parang, isang perlas na may 
mataas na halaga, isang lambat na pangubkob, mga mang- 
gagawa sa ubasan, dalawang anak, balakyot na mga taga- 
pagsaka, at isang piging ng kasalan para sa anak na lalaki 
ng isang hari (13:3-50, 20:1-16: 21:28-41: 22:1-14) 


Sinagot niya ang tanong ng kaniyang mga alagad tungkol 
sa tanda ng kaniyang pagkanaririto, anupat kalakip sa 
sagot niya ang isang hula tungkol sa pangglobong panga- 
ngaral ng mabuting balita ng Kaharian (24:3--25:46) 

Inilantad ni Jesus ang pagpapaimbabaw ng mga lider 
ng relihiyon 

Ipinakita niya na pinipilipit nila ang layunin ng Sabbath at 
na pinawawalang-bisa ng kanilang mga tradisyon ang Sa- 
lita ng Diyos (12:3-7: 15:1-14) 

Inilantad niya ang kanilang kawalan ng pananampalataya, 
mapamaslang na saloobin, pagpapaimbabaw at pagmama- 
puri (12:24-42: 16:1-4: 21:43-45: 23:2-36) 

Ibinunyag niya ang kanilang ganap na pagwawalang-halaga 
sa katarungan, awa, at katapatan (23:23, 24: 9:11-13) 

Nagbigay si Jesus ng maiinam na payo sa kaniyang 
mga tagasunod 

Sa Sermon sa Bundok, ipinakita ni Jesus kung bakit 
magiging tunay na maligaya ang kaniyang mga ala- 
gad: nagbabala siya laban sa pagkapoot at hinimok niya 
sila na makipagpayapaan sa isa't isa at ibigin maging 
ang kanilang mga kaaway: sinabi niya ang panganib 
ng mapangalunyang mga kaisipan, nagbabala siya laban 
sa pagpapaimbabaw, nagturo kung paano mananalangin, 
nagbabala laban sa materyalismo, at nagpayo na hanapin 
muna ang Kaharian ng Diyos at ang Kaniyang katuwiran: 
pinag-ingat niya ang kaniyang mga tagapakinig na huwag 
maging labis na mapamuna, sinabi niya sa kanila na pa- 
laging manalangin, at hinimok niya sila na kilalanin na 
makipot ang daan patungo sa buhay at na dapat silang 
magluwal ng maiinam na bunga (5:1-7:27) 

Nagpayo si Jesus tungkol sa pagpapakumbaba at nagbaba- 
la siya laban sa pagtisod sa iba: ipinakita niya kung paa- 
no lulutasin ang mga di-pagkakasundo (18:1-17, 21-35) 

Binanggit niya ang pamantayang Kristiyano para sa pag- 
aasawa at diborsiyo (19:3-9) 

Ang kamatayan at pagkabuhay-muli ng Anak ng 

Diyos 

Noong gabi ng Paskuwa, pinasinayaan ni Jesus ang Me- 
moryal ng kaniyang nalalapit na kamatayan (26:26-30) 


Matapos ipagkanulo at arestuhin, hinatulan siya ng Sane- 
drin bilang nararapat sa kamatayan (26:46-66) 

Siniyasat siya ni Pilato, pagkatapos ay hinagupit, nilibak, at 
ibinayubay (27:2, 11-54) 

Inilibing si Jesus: siya'y binuhay-muli at nagpakita sa kani- 
yang mga tagasunod, inatasan niya sila na humayo at 
gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga 
bansa (27:57-28:20) 


MATEO, MABUTING BALITA AYON KAY 


pang Ebanghelyo. Natatangi ang talaangkanan ni 
Jesus na itinala ni Mateo (Mat 1:1-16), anupat may 
presentasyong naiiba sa ginawa ni Lucas (Luc 3:23- 
38). Ipinakikita ng paghahambing sa dalawa na ang 
iniulat ni Mateo ay ang legal na talaangkanan sa pa- 
mamagitan ng ama-amahan ni Jesus na si Jose, sa- 
mantalang lumilitaw na ang iniulat naman ni Lucas 
ay ang likas na talaangkanan ni Jesus. Ang iba pang 
mga insidente na sa ulat ni Mateo lamang binabang- 
git ay: ang reaksiyon ni Jose sa pagdadalang-tao ni 
Maria, ang pagpapakita ng isang anghel kay Jose sa 
panaginip (Mat 1:18-25), ang pagdalaw ng mga as- 
trologo, ang pagtakas patungong Ehipto, ang pagpa- 
tay sa mga batang lalaki sa Betlehem at sa mga dis- 
trito nito (kab 2), at ang panaginip ng asawa ni 
Pilato tungkol kay Jesus (27:19). 

Di-kukulangin sa sampung talinghaga, o ilustra- 
syon, na masusumpungan sa ulat ni Mateo ang 
hindi binabanggit sa iba pang mga Ebanghelyo. 
Kabilang dito ang apat na nasa kabanata 13, yaong 
tungkol sa mga panirang-damo sa bukid, nakata- 
gong kayamanan, “isang perlas na may mataas na 
halaga,” at lambat na pangubkob. Ang iba pa ay 
ang mga ilustrasyon tungkol sa walang-awang ali- 
pin (Mat 18:23-35), mga manggagawa sa ubasan 
(20:1-16), kasal ng anak na lalaki ng hari (22:1-14), 
sampung dalaga (25:1-13), at mga talento (25:14- 
30). 

Kung minsan ay naglalaan si Mateo ng mga su- 
plementaryong detalye. Bagaman lumilitaw rin sa 
ulat ni Lucas ang materyal mula sa Sermon sa Bun- 
dok (Luc 6:17-49), ang Ebanghelyo ni Mateo ay ma- 
layong mas detalyado sa bagay na ito. (Mat 5:1- 
7:29) Bagaman binabanggit nina Marcos, Lucas, at 
Juan ang makahimalang pagpapakain sa mga 5,000 
lalaki, idinagdag ni Mateo na ito'y “bukod pa sa mga 
babae at mga bata.” (Mat 14:21: Mar 6:44: Luc 9:14, 
Ju 6:10) Binabanggit ni Mateo na dalawang lalaking 
inaalihan ng demonyo ang nakatagpo ni Jesus sa lu- 
pain ng mga Gadareno, samantalang isa lamang 
ang tinutukoy nina Marcos at Lucas. (Mat 8:28, Mar 
5:2, Luc 8:27) Sinasabi rin ni Mateo na dalawang la- 
laking bulag ang pinagaling sa isang pagkakataon, 
samantalang isa lamang ang binabanggit nina Mar- 
cos at Lucas. (Mat 20:29, 30; Mar 10:46, 47: Luc 18: 
35, 38) Sabihin pa, tama ang lahat ng manunulat na 
ito sa punto na di-kukulangin sa isang tao ang na- 
sangkot sa bawat insidente. Ngunit kadalasan ay 
mas espesipiko si Mateo may kinalaman sa bilang. 
Ito marahil ay dahil sa kaniyang dating hanapbuhay 
bilang maniningil ng buwis. 

Ang Paggamit ni Mateo ng Hebreong Kasu- 
latan. Tinataya na ang Ebanghelyo ni Mateo ay 
naglalaman ng mga isang daang pagtukoy sa He- 
breong Kasulatan. Ang humigit-kumulang sa 40 sa 


358 


mga ito ay aktuwal na pagsipi ng mga talata. Kasa- 
ma sa mga ito ang sariling mga pagsipi at pagtukoy 
ni Kristo mula sa Hebreong Kasulatan, na kinabibi- 
langan ng mga sumusunod: ang magiging mga ka- 
away ng isang tao ay mga tao sa kaniyang sariling 
sambahayan (Mat 10:35, 36: Mik 7:6): tinukoy si 
Juan na Tagapagbautismo bilang ang “Elias” na da- 
rating (Mat 11:13, 14, 17:11-13, Mal 4:5): pinagham- 
bing ang mga karanasan ni Jesus at ni Jonas (Mat 
12:40: Jon 1:17): ang utos na parangalan ang mga 
magulang (Mat 15:4: Exo 20:12, 21:17): paglilingkod 
sa Diyos nang hanggang salita lamang (Mat 15:8, 9, 
Isa 29:13), dalawa o tatlong saksi ang kailangan (Mat 
18:16, Deu 19:15): mga pananalita tungkol sa pag- 
aasawa (Mat 19:4-6, Gen 1:27: 2:24): iba't ibang utos 
(Mat 5:21, 27, 38: 19:18, 19; Exo 20:12-16, 21:24, Lev 
19:18: 24:20: Deu 19:21): ang templo ay ginawang 
“yungib ng mga magnanakaw” (Mat 21: 13, Isa 56:7, 
Jer 7:11), ang pagtatakwil kay Jesus, “ang bato” na 
naging “pangulong batong-panulok” (Mat 21:42, Aw 
118:22, 23), ang mga kalaban ng Panginoon ni Da- 
vid ay ilalagay sa ilalim ng kaniyang mga paa (Mat 
22:44: Aw 110:1): ang kasuklam-suklam na bagay 
na nasa dakong banal (Mat 24:15, Dan 9:27), ma- 
ngangalat ang mga alagad ni Jesus (Mat 26:31, Zac 
13:7), sa wari'y pinabayaan ng Diyos si Kristo (Mat 
27:46: Aw 22:1). Nariyan din ang mga pananalitang 
ginamit ni Jesus upang labanan ang mga tukso ni 
Satanas.--Mat 4:4, 7, 10, Deu 8:3, 6:16, 13. 

Kapansin-pansin din ang kinasihang pagkakapit 
ni Mateo kay Jesus ng mga hula sa Hebreong Kasu- 
latan, anupat pinatutunayang Siya ang ipinanga- 
kong Mesiyas. Partikular na magiging interesado 
rito ang mga Judio, na siyang orihinal na pinatu- 
tungkulan ng ulat. Kabilang sa mga hula: ang kapa- 
nganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang dalaga 
(Mat 1:23, Isa 7:14), ang pagsilang niya sa Betlehem 
(Mat 2:6, Mik 5:2): ang pagtawag sa kaniya mula sa 
Ehipto (Mat 2:15, Os 11:1), ang pagtaghoy dahil sa 
pinatay na mga bata (Mat 2:16-18, Jer 31:15): ang 
paghahanda ni Juan na Tagapagbautismo ng daan 
sa unahan ni Jesus (Mat 3:1-3, Isa 40:3): ang minis- 
teryo ni Jesus na naghahatid ng liwanag (Mat 4:13- 
16, Isa 9:1, 2), ang pagdadala niya ng mga sakit ng 
mga tao (Mat 8:14-17: Isa 53:4), ang paggamit niya 
ng mga ilustrasyon (Mat 13:34, 35, Aw 78:2); ang 
pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sakay ng bisiro ng 
isang asno (Mat 21:4, 5: Zac 9:9): ang pagkakanulo 
kay Kristo kapalit ng 30 pirasong pilak (Mat 26:14, 
15: Zac 11:12). 

Isang Tumpak at Kapaki-pakinabang na Re- 
kord. Palibhasa'y isa siyang matalik na kasama- 
han ni Kristo noong mga huling taon ng buhay ni 
Jesus sa lupa at sa gayo'y aktuwal na nakasaksi sa 
Kaniyang ministeryo, hindi kataka-taka na maka- 
pag-uulat si Mateo ng isang nakaaantig at makahu- 


359 


lugang Ebanghelyo. Taglay natin iyon sa rekord ng 
dating maniningil ng buwis na ito tungkol sa buhay 
ni Jesu-Kristo. Tinulungan siya ng espiritu ng Diyos 
na maalaala nang detalyado ang mga sinabi at gina- 
wa ni Jesus sa lupa. (Ju 14:26) Dahil dito, may- 
katumpakang nailarawan ni Mateo si Jesus ng Naza- 
ret bilang ang minamahal na Anak ng Diyos na 
may pagsang-ayon Niya, bilang ang isa na duma- 
ting “upang maglingkod at ibigay ang kaniyang ka- 
luluwa bilang pantubos na kapalit ng marami,” at 
bilang ang inihulang Mesiyanikong Hari na darating 
taglay ang kaluwalhatian. (Mat 20:28, 3:17: 25:31) 
Noong naririto si Jesus sa lupa, itinawag-pansin 
niya ang kaniyang mga gawa at may-katotoha- 
nan niyang nasabi: “Sa mga dukha ay ipinapaha- 
yag ang mabuting balita.” (11:5) At sa ngayon, 
napakaraming tao, kapuwa likas na mga Judio at 
mga di-Judio, ang lubhang nakikinabang sa gayong 
mabuting balita ng Kaharian gaya ng nakaulat sa 
Ebanghelyo ni Mateo.---Mat 4:23, tlb sa Rbi8. 


MATIAS [malamang na pinaikling anyo ng 
Heb. na Matitias, nangangahulugang “Kaloob ni Je- 
hova"]. Ang alagad na pinili sa pamamagitan ng pa- 
labunutan upang pumalit kay Hudas Iscariote bi- 
lang apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, si Pedro, 
matapos sabihin na hindi lamang inihula ng salmis- 
tang si David ang paglihis ni Hudas (Aw 41:9) kun- 
di isinulat din ni David (Aw 109:8) na “ang kaniyang 
katungkulan ng pangangasiwa ay kunin nawa ng 
iba,” ay nagpanukala sa humigit-kumulang sa 120 
alagad na nagkakatipon na punan ang bakanteng 
katungkulan. Iniharap sina Jose Barsabas at Ma- 
tias upang pagpilian, pagkapanalangin, inihagis ang 
mga palabunot, at si Matias ang napili. Palibhasa'y 
naganap ilang araw na lamang bago ang pagbubu- 
hos ng banal na espiritu, ito ang huling pagkakata- 
ong iniulat sa Bibliya na ginamit ang mga palabu- 
not upang malaman ang pagpili ni Jehova sa isang 
bagay.--Gaw 1:15-26. 

Ayon sa mga salita ni Pedro (Gaw 1:21, 22), si Ma- 
tias ay naging tagasunod ni Kristo sa buong tatlo- 
at-kalahating-taong ministeryo ni Jesus, nagkaroon 
ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga apostol, at 
malamang na isa sa 70 alagad o ebanghelista na isi- 
nugo ni Jesus upang mangaral. (Luc 10:1) Pagkata- 
pos niyang mapili, ibinilang [siya ng kongregasyon] 
kasama ng labing-isang apostol (Gaw 1:26), at ka- 
raka-raka pagkatapos nito, kapag binabanggit ng 
aklat ng Mga Gawa ang “mga apostol” o ang “la- 
bindalawa,” kabilang na rito si Matias.--Gaw 2:37, 
43: 4:33, 36, 5:12, 29: 6:2, 6: 8:1, 14: tingnan ang 
PABLO. 


MATINGKAD NA PULA. Tingnan ang 
KULAY, MGA. 


MATITIAS 


MATINIK NA PALUMPONG [sa Ingles, 
brier]. Ang matinik na palumpong ay isang hala- 
man na ang tangkay ay makahoy at matinik, at ma- 
aaring ang pangalang ito ay tumutukoy sa mara- 
ming halaman na ganitong uri. Iniuugnay ng ilang 
iskolar ang terminong Hebreo na bar qanim’ (mati- 
tinik na palumpong) sa halaman na tinutukoy na- 
man ng kaugnay na pangngalan sa Arabe, ang Cen- 
taurea scoparia, isang karaniwang tulad-dawag na 
halaman na may matitinik na uhay. Gumamit si Gi- 
deon ng barganim' nang parusahan niya ang mga 
lalaki ng Sucot dahil sa pagtanggi ng mga ito na 
maglaan ng tinapay sa kaniyang nagugutom na 
mga kawal noong panahon ng kaniyang pakikipag- 
laban sa mga Midianita.---Huk 8:6, 7, 16. 

Ang salitang Hebreo na chedheq (matinik na pa- 
lumpong) ay iniuugnay sa Solanum coagulans, ang 
gray nightshade, isang matinik na halaman. (The- 
saurus of the Language of the Bible, bahagyang ine- 
dit ni M. Z. Kaddari, Jerusalem, 1968, Tomo 3, p. 88) 
Gamit ang terminong che'dheq, itinulad ng Kawika- 
an 15:19 ang landas ng taong tamad sa isang bakod 
na matinik na palumpong, waring sa diwa na iniisip- 
isip o ginuguni-guni niya ang mga balakid at tulad- 
tinik na mga problema sa bawat posible niyang ga- 
gawin, at batay roon ay nagdadahilan siya kung 
bakit hindi siya kikilos. Dahil sa moral na kabulukan 
ng bansang Israel, sinabi ng propetang si Mikas 
tungkol sa taong-bayan na ang “pinakamabuti sa ka- 
nila ay gaya ng matinik na palumpong [sa Heb., 
keche'dheq], ang pinakamatapat sa kanila ay masa- 
hol pa sa bakod na tinik,” maliwanag na nanganga- 
hulugang kahit ang pinakamabuti sa mga Israelita 
ay nakasasakit sa mga nakikitungo sa kaniya kung 
paanong ang isang nakatutusok na matinik na pa- 
lumpong o ang isang bakod na tinik ay nakasasakit 
sa sinumang masyadong lumalapit dito.---Mik 7:4. 


MATITIAS [Kaloob ni Jehova]. 

1. Isang Levita na tumugtog ng alpa nang dalhin 
ang kaban ng tipan sa Jerusalem mula sa bahay ni 
Obed-edom. (1Cr 15:17-21, 25) Malamang na ang 
Matitias ding ito ang isa sa mga Levitang manunug- 
tog na inilagay ni David sa harap ng Kaban “kapuwa 
upang magpaalaala at upang magpasalamat at pu- 
muri kay Jehova na Diyos ng Israel” (1Cr 16:4, 5) at 
ang indibiduwal na nang maglaon ay pinili sa pama- 
magitan ng palabunutan mula sa mga anak ni Jedu- 
tun upang pangunahan ang ika-14 na pangkat ng 
12 Levitang manunugtog.--1Cr 25:1, 3, 9, 21. 

2. Isang Kohatitang Levita na mula sa pamilya ni 
Kora at panganay na anak ni Salum. Ang Matitias 
na ito ay kabilang sa mga Levita na bumalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya at “nasa katungkulan bi- 
lang katiwala sa mga bagay na niluluto sa kawali.” 
--ICr 9:31, 32. 


MATRED 


3. Isang Levita o saserdote na tumayo sa kanan 
ni Ezra nang basahin ng tagakopya ang Kautusan ni 
Moises sa mga Judiong nagkakatipon sa Jerusalem. 
--Ne 8:1, 4. 

4. Isang Israelita “sa mga anak ni Nebo” na kabi- 
lang sa mga tumanggap ng mga asawang banyaga 
ngunit nagpaalis sa mga ito “pati na sa mga anak' 
noong mga araw ni Ezra.---Ezr 10:25, 43, 44. 


MATRED [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “itaboy [ang isa]']. Ina ni Mehetabel na 
asawa ng Edomitang si Haring Hadar (Hadad). (Gen 
36:31, 39, 1Cr 1:50) Sa Genesis 36:39 ay ipinakiki- 
lala ng Syriac na Peshitta at ng Griegong Septuagint 
si Matred bilang anak na lalaki ni Mezahab, ngunit 
ayon sa tekstong Masoretiko, si Matred ay anak na 
babae ni Mezahab. 


MATRITA, MGA [Ni (Kay) Matar (Ulan [sa 
gayon ay ipinanganak nang tag-ulan])]. Isang Ben- 
jamitang pamilya na kinabibilangan ni Haring Saul 
ng Israel. (1Sa 10:21) Ginagamit ng King James 
Version ang pangalang “Matri.” Gayunman, ang sa- 
litang Hebreo rito na matri’ ay may kasamang pa- 
manggit na pantukoy. Kaya ang Bagong Sanlibu- 
tang Salin ay angkop na kababasahan ng “mga 
Matrita,” gaya ng iba pang makabagong salin.---AS, 
AT” RS. 


MATTAN [Kaloob]. 


1. Isang saserdote ni Baal na pinatay sa harap ng 
mga altar sa bahay ng huwad na diyos na iyon. Na- 
ganap ito nang ibagsak ng bayan, na pinangunahan 
ni Jehoiada na saserdote ni Jehova, ang bahay ni 
Baal at wasakin ang mga altar nito at gayundin ang 
mga imahen nito. Nang panahong iyon ang mang- 
aagaw ng kapangyarihan na si Athalia ay pinatay, 
at si Jehoas ay itinalaga bilang hari ng Juda.---2Ha 
11:16-21, 2Cr 23:17. 

2. Ang ama ng mang-uusig ni Jeremias na si Se- 
patias.--Jer 38:1, 4-6. 


MATUSALEM [posible, Tao ng Suligi]. Anak 
ng tapat na propetang si Enoc, ama ni Lamec at 
lolo ni Noe. (Gen 5:21-29: 1Cr 1:1-4: Jud 14, 15) Bi- 
lang inapo ni Adan sa pamamagitan ni Set, si Ma- 
tusalem ay kabilang sa ikawalong salinlahi ng tao. 
(Luc 3:37, 38) Ang haba ng kaniyang buhay ay 
umabot nang 969 na taon, ang pinakamahaba sa 
ulat ng Bibliya, at ito ay naging bukambibig dahil 
sa kahabaan. Namatay siya noong 2370 B.C.E., ang 
taon kung kailan nagsimula ang Baha. Sinasabi ng 
Kasulatan na si Matusalem ay “namatay,” ngunit 
hindi siya nasawi sa Delubyo bilang resulta ng 
paglalapat ng Diyos ng hatol.--Gen 5:27, tingnan 
ang HABA NG BUHAY. 


360 


MAYA [sa Gr., strouthi'on, sa Ingles, sparrow]. 
Ang salitang Griego na strou-thi'on ay isang pang- 
maliit na anyo na tumutukoy sa alinmang maliit na 
ibon, ngunit pangunahing ikinakapit sa mga maya. 
May isang uri ng common house sparrow (Passer 
domesticus biblicus) na sagana sa Israel. Ang mga 
maya ay maliliit na ibong kulay kayumanggi at ku- 
lay-abo, maiingay at mahilig makihalubilo, humu- 
huni-huni at sumisiyap-siyap, at lumilipad nang pa- 
roo't parito mula sa kanilang dapuan sa bubungan 
ng bahay, punungkahoy, o palumpong. Ang pangu- 
nahing kinakain nila ay mga buto ng halaman, mga 
insekto, at mga bulati. Karaniwan din ang Spanish 
sparrow (Passer hispaniolensis), lalo na sa hilaga at 
gitnang Israel. 

Sa Bibliya, ang tanging tuwirang pagbanggit sa 
mga maya ay doon sa sinabi ni Jesus noong ikatlong 
paglalakbay niya sa Galilea, na maliwanag na inulit 
niya pagkaraan nang mga isang taon noong pana- 
hon ng kaniyang ministeryo sa Judea nang dakong 
huli. Matapos itawag-pansin na “ang dalawang maya 
ay ipinagbibili sa isang barya na maliit ang hala- 
ga [sa literal, isang assarion, nagkakahalaga nang 
wala pang limang sentimo, U.S.]” o, kung limang 
maya ang bibilhin ay “dalawang barya na maliit ang 
halaga,” sinabi ni Jesus na bagaman ang maliliit na 
ibong ito ay itinuturing na napakaliit ang halaga, 
“gayunma'y walang isa man sa kanila ang mahuhu- 
log sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama,” 
at “Walang isa man sa kanila ang nalilimutan sa ha- 
rap ng Diyos.” Pagkatapos ay pinatibay-loob niya 
ang kaniyang mga alagad na huwag matakot, at ti- 
niyak sa kanila na “Mas mahalaga kayo kaysa sa ma- 
raming maya. ”--Mat 10:29-31, Luc 12:6, 7. 

Kapuwa noon at ngayon, ang mga maya ay ipi- 
nagbibili sa mga palengke sa Gitnang Silangan. Bi- 
lang pagkain, ang mga ito'y binabalahibuhan at 
tinutuhog sa mga patpat na kahoy at iniihaw (na pa- 
rang barbekyu). Ayon sa isang sinaunang inskripsi- 
yon ng batas ni Emperador Diocletian (301 C.E.) sa 
taripa, sa lahat ng mga ibong kinakain, ang mga 
maya ang pinakamura.--Light From the Ancient 
East, ni A. Deissmann, 1965, p. 273, 274. 

Bagaman lumilitaw ang maya sa Hebreong Kasu- 
latan sa King James Version (Aw 84:3: 102:7) at sa 
iba pang mga salin, maliwanag na ang terminong 
Hebreo (tsippohr') na isinalin nang gayon ay isang 
panlahatang termino na sumasaklaw sa maliliit na 
ibon sa pangkalahatan at hindi espesipikong tumu- 
tukoy sa maya. 


MAY-ARI NG LUPAIN. Mula pa noong si- 
naunang mga panahon, kinikilala na ang mga kara- 
patan ng mga may-ari ng lupain o ng mga may-ari 
ng lupa (sa Heb., betalim, sa literal, mga may-ari) 
sa kanilang mga pag-aari. Nakipagkasundo si Abra- 


361 


ham kay Epron na Hiteo upang mapasakaniya ang 
isang dakong libingan para sa kaniyang asawang 
si Sara, anupat nang dakong huli ay binili niya 
ang isang parang sa isang itinakdang halaga at 
ang transaksiyong iyon ay ginawang legal sa harap 
ng taong-bayan. (Gen 23:1-20) Noong panahon ng 
isang taggutom sa Ehipto, bumili si Jose ng lupain 
para kay Paraon mula sa mga Ehipsiyong may-ari 
ng lupain kapalit ng pagkain. (Gen 47:20-26) Ang 
tapat na lingkod ng Diyos na si Job, na naninirahan 
noon sa lupain ng Uz, ay nagkaroon naman ng mga 
ari-ariang maipamamana, walang alinlangang ang 
iba nito ay lupain, na ibinigay niya sa kaniyang mga 
anak na lalaki at mga anak na babae. (Job 1:4, 
42:15) Gayunman, si Jehova ang Kataas-taasang 
May-ari ng Lupain, at ipinakikita ng mga pakikitu- 
ngo niya na mananagot sa kaniya ang mga tao sa 
paraan ng paggamit nila sa kaniyang ari-arian. 
- Aw 24:1: 50:10-12. 

Sa Israel. Nang dalhin ni Jehova sa Canaan 
ang Israel, ginamit niya ang kaniyang karapatan bi- 
lang Panginoon at May-ari ng buong lupa upang ita- 
boy ang mga Canaanita, na sa diwa ay mga iskuwa- 
ter sa lupaing iyon. (Jos 3:11, 1Co 10:26) Ang yugto 
ng pagpapahintulot ng Diyos na gamitin nila ang lu- 
pain ay nagwakas na. Bagaman mahigit sa 450 taon 
bago nito ay ipinangako ng Diyos na ibibigay niya 
ang lupain sa binhi ni Abraham, sinabi niya kay 
Abraham: “Ang kamalian ng mga Amorita [isang 
termino na ginagamit kung minsan para sa lahat ng 
mga tribong Canaanita] ay hindi pa nalulubos.” 
(Gen 15:7, 8, 12-16) Kaya naman, gaya ng sinabi sa 
mga Judio ng Kristiyanong martir na si Esteban, 
'hindi binigyan ng Diyos si Abraham ng anumang 
pag-aaring mamanahin sa lupain, hindi, ni ng sin- 
lapad-ng-talampakan, ngunit nangako siyang ibibi- 
gay ito sa kaniya bilang pag-aari, at sa kaniyang 
binhi na kasunod niya, samantalang noon ay wala 
pa siyang anak.'--Gaw 7:5. 

Hindi dapat manalakay at makipagdigma ang Is- 
rael upang palawakin pa ang kanilang teritoryo sa 
pamamagitan ng pagkuha sa ari-arian ng nakapali- 
bot na mga bansa. Binabalaan ni Jehova ang Israel 
na dapat nilang igalang ang mga karapatan sa pag- 
aari ng ilang bansa na tinakdaan niya ng lupain. 
Ang mga bansang ito ay ang Edom, Moab, at Am- 
mon, mga kamag-anak ng mga Israelita sa pama- 
magitan ni Esau (Edom) at ni Lot (Moab at Ammon). 
--Deu 2:4, 5, 9, 19. 

Ipinagkatiwala lamang ang Lupang Pangako. 
Maging ang bayang Israel, na sa kanila ibinigay ng 
Diyos ang lupain upang pakinabangan nila iyon bi- 
lang mga may-ari ng lupain, ay sinabihan ni Jeho- 
va na hindi sila ang aktuwal na mga may-ari ni- 
yaon kundi ipinagkatiwala lamang iyon sa kanila. 


MAY-ARI NG LUPAIN 


Sinabi niya may kinalaman sa pagbibili ng lupaing 
ari-arian ng pamilya: “Kaya ang lupain ay hin- 
di ipagbibili nang panghabang-panahon, sapagkat 
ang lupain ay akin. Sapagkat kayo ay mga nanini- 
rahang dayuhan at mga nakikipamayan ayon sa 
aking pangmalas.” (Lev 25:23) Pinatalsik ng Diyos 
ang mga Canaanita mula sa lupain dahil sa kani- 
lang kasuklam-suklam na mga gawain. Nagbabala 
siya na kukunin din niya sa Israel ang lahat ng 
karapatan sa pagmamay-ari sa lupain at itataboy 
niya sila mula roon kung susunod sila sa gayong 
mga gawain, at nang gawin nga nila iyon noong da- 
kong huli, sila ay pinayaon sa pagkatapon. (Lev 
18:24-30, 25:18, 19, 26:27-33, Jer 52:27) Pagkatapos 
ng 70-taong pagkatiwangwang ng kanilang lupain, 
mula 607 hanggang 537 B.C.E., may-kaawaan si- 
lang itinatag na muli roon ng Diyos, ngunit ngayon 
ay sa ilalim na ng pamumunong Gentil. Nang ban- 
dang huli, noong 70 C.E., lubusang winasak ng mga 
Romano ang Jerusalem at ipinangalat nila ang ta- 
ong-bayan nito. 

Sa loob ng bansa, ang mga tribo ay inatasan ng 
kani-kaniyang seksiyon ng lupain o ng mga lunsod 
na nasa loob ng mga hangganan ng ibang mga tri- 
bo. Ang mga saserdote at mga Levita ay binigyan 
ng mga lunsod na may mga pastulan. (Jos 15-21) Sa 
loob naman ng mga tribo, ang mga pamilya ay ti- 
nakdaan ng kanilang mana. Ang mga bahaging ito 
ay lumiit pa habang hinahati-hati ng mga pamilya 
ang kani-kanilang takdang bahagi dahil sa pagdami 
nila. Bilang resulta, lubusang nasaka at nagamit 
ang lupain. Ang mga mana ay hindi pinahintulu- 
tang magpalipat-lipat sa tribo at tribo. Upang mai- 
wasan ito, ang mga babaing nagmana ng lupain 
(dahil wala silang buhay na mga kapatid na lalaki) 
ay kailangang mag-asawa sa loob lamang ng kani- 
lang tribo upang mapanatili sa kanila ang kanilang 
mana.--Bil 36:1-12. 

Kung ang isang lalaki ay mamatay na walang 
anak na lalaki, maaaring kunin ng kaniyang kapatid 
na lalaki (o ng pinakamalapit niyang kamag-anak, 
kung wala siyang kapatid na lalaki) ang kaniyang 
balo bilang asawa upang magkaroon ito ng supling 
mula sa nabalong babae. Maaari ring tubusin ng la- 
laking nag-asawa sa balong iyon ang mana ng na- 
matay na lalaki, kung ito ay ipinagbili. (Ru 4:9, 10, 
13-17) Kukunin ng panganay na anak ng babae ang 
pangalan, hindi ng tunay niyang ama, kundi ng 
unang asawa ng babae, sa gayon ay aariin niya ang 
lupaing mana nito at pananatilihin niyang buhay 
ang pangalan ng namatay na lalaki sa mana nito sa 
Israel.--Deu 25:5, 6. 

Ang taon ng Jubileo. Sinabi ng Diyos sa Isra- 
el: “Walang sinuman ang dapat maging dukha sa 
gitna mo.” (Deu 15:4, 5) Hangga't ipinangingilin nila 


MAY-ARI NG LUPAIN 


ang taon ng Jubileo, hindi masasadlak ang bansa sa 
isang situwasyon kung saan may dalawang uri la- 
mang ng tao, ang mayamang-mayaman at ang 
dukhang-dukha. Tuwing ika-50 taon (binilang mula 
sa panahon ng pagpasok ng Israel sa Canaan), ang 
bawat tao ay babalik sa kaniyang mana, at anu- 
mang lupaing ipinagbili niya ay isasauli sa kaniya. 
Dahil sa kautusang ito, bumababa ang halaga ng lu- 
pain taun-taon habang papalapit ang Jubileo. Ang 
totoo, sa diwa ay inuupahan lamang ng taong bumi- 
li ang lupain, anupat ang halaga nito ay depende sa 
bilang ng pag-aani hanggang sa taon ng Jubileo. 
(Lev 25:13-16, 28) Ang mana ng isang tao ay hindi 
naman laging nananatili sa nakabili hanggang sa 
Jubileo. Kung ang orihinal na may-ari ay magkaro- 
on ng sapat na salapi, maaari niyang tubusin ang 
lupain. Gayundin, maaari itong tubusin ng sinu- 
mang manunubos (malapit na kamag-anak) para sa 
orihinal na may-ari.--Lev 25:24-27. 

Hindi maaaring pilitin ang isang tao na ipagbili 
ang kaniyang ari-arian. Ni may karapatan man ang 
pamahalaan na ariin ang alinmang lupain sa Israel. 
Ang isang halimbawa nito ay nang tanggihan ni 
Nabot na ipagbili kay Haring Ahab ang isang bukid 
na minana niya.--- 1Ha 21:1-4, 17-19; ihambing ang 
Eze 46:18. 

Ang mga Levita. Bilang proteksiyon sa mga 
Levita, ang kanilang mga bukid ay hindi maaaring 
ipagbili, ito'y sa dahilang walang indibiduwal na lu- 
paing mana ang mga Levita--mga bahay lamang 
sa mga lunsod ng mga Levita ang ibinigay sa kanila 
at ang mga pastulang nakapalibot sa mga iyon. Ka- 
pag ipinagbili ng isang Levita ang kaniyang bahay 
sa isang lunsod ng mga Levita, ang karapatang tu- 
mubos ay nananatili sa kaniya, at sa Jubileo, pina- 
kamatagal na, ay ibabalik iyon sa kaniya.--Lev 
25:32-34. 

Habang nagluluwal ng ani ang mabungang lupa- 
in, ang Dakilang Propyetaryo ng buong lupain ay 
hindi dapat kaligtaan. Sa pamamagitan ng kaayusan 
ng pagbibigay ng ikapu, ang ikasampung bahagi ng 
ani ay dapat gamitin bilang panustos ng mga Levi- 
ta sa kanilang mahahalagang gawain may kaugna- 
yan sa pagsamba kay Jehova, sa gayon ay nakikina- 
bang ang buong Israel sa espirituwal na paraan. 
—Bil 18:21-24, Deu 14:22-29. 

Ang santuwaryo. Ang santuwaryo ni Jehova 
ay maituturing ding isang may-ari ng lupa dahil sa 
mga bukid na “pinabanal” kay Jehova, samakatuwid 
nga, ang mga ani mula sa mga bukid na ito ay na- 
pupunta sa santuwaryo sa isang yugto ng panahon 
na itinalaga ng may-ari. (Lev 27:16-19) Kung ang 
isang bukid na “pinabanal” ng may-ari ay hindi ti- 
nubos, kundi ipinagbili sa ibang tao, ang bukid na 


362 


iyon ay magiging permanenteng pag-aari ng santu- 
waryo sa panahon ng Jubileo. (Lev 27:20, 21) Ga- 
yundin, ang mga bukid na “itinalaga” naman ng 
mga may-ari para sa santuwaryo ay mananatiling 
permanenteng pag-aari ng santuwaryo.---Lev 27:28. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Malinaw na 
makikita sa Bibliya na kinilala sa kongregasyong 
Kristiyano ang indibiduwal na mga karapatan sa 
pag-aari. Nang maitatag ang kongregasyon, noong 
araw ng Pentecostes, 33 C.E., maraming Judio at 
proselita ng relihiyong Judio mula sa ibang mga lu- 
pain ang nagtipon sa Jerusalem upang ipangilin ang 
kapistahan. Marami sa mga ito ang naroon at naka- 
pakinig sa diskurso ni Pedro at nagsimulang maging 
mga mananampalataya ni Kristo. (Gaw 2:1, 5, 9-11, 
41,42, 47) Nanatili sila upang matuto pa nang higit. 
Kaya, kusang-loob na ipinagbili ng mga Kristiyano 
ang kanilang mga pag-aari at ipinamahagi ang pi- 
nagbilhan upang matulungan ang mga dumalaw na 
ito at ang iba pang mga nangangailangan. Ang “la- 
hat ng bagay [ay naging] para sa lahat.” (Gaw 
2:44-46) Hindi iyon sosyalismo o komunismo, kundi 
isang kusang-loob na pagbabahagi sa iba upang ma- 
katulong sa mga taong interesado sa mabuting ba- 
lita at sa higit pang pagpapalaganap nito. 

Nang maglaon, sa ganito ring kadahilanan, at da- 
hil na rin sa pag-uusig sa mga Kristiyano ng mga 
tagapamahala ng Jerusalem, nagpatuloy ang kina- 
gawiang iyon sa patnubay ng espiritu at ng di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos. Ipinagbili ang mga 
bukid at ang pinagbilhan ay dinala sa mga apostol, 
na siya namang nangasiwa sa programa ng pagtu- 
long. (Gaw 4:31-37) Ngunit ang ari-arian ng bawat 
Kristiyano ay sarili niyang pag-aari at ang mga ka- 
rapatan niya rito ay hindi maaaring panghimasu- 
kan, hindi siya obligadong ilagay ang kaniyang ari- 
arian sa isang pondo para sa lahat. Itinuring na 
isang pribilehiyo ang paggawa niyaon, hindi isang 
tungkulin. Tamang motibo ang nangibabaw at nag- 
pakilos sa bukas-palad na mga Kristiyanong ito. 

Gayunman, sa kaso nina Ananias at Sapira, nag- 
pakana sila ng isang mapagpaimbabaw na palabas 
upang purihin at parangalan sila ng mga tao. Nag- 
sabuwatan sila na ipagbili ang isang bukid at na 
isang bahagi lamang ng pinagbilhan nito ang ibigay 
sa mga apostol, anupat kanilang inangkin na bukas- 
palad nilang ibinigay ang buong pag-aari. Sa patnu- 
bay ng banal na espiritu, nahalata ni Pedro kung 
ano ang ginagawa nila. Hindi niya sinabi, “Bakit hin- 
di ninyo ibinigay sa amin ang lahat ng salaping 
natanggap ninyo kapalit ng bukid?” na para bang 
obligado silang gawin iyon. Sa halip, sinabi niya: 
“Ananias, bakit pinalakas ni Satanas ang iyong loob 
na magbulaan sa banal na espiritu at lihim na ipag- 
kait ang bahagi ng halaga ng bukid? Hangga't na- 


363 


nanatili pa iyon sa iyo, hindi ba iyon nananatiling 
iyo, at pagkatapos na maipagbili iyon, hindi ba nasa 
pamamahala mo pa rin iyon? Bakit mo nga nilayon 
sa iyong puso ang ganitong gawa? Nagbulaan ka, 
hindi sa mga tao, kundi sa Diyos.”---Gaw 5:1-4. 

Pagkaraan ng mga tatlong oras, si Sapira, na hin- 
di alam ang nangyari, ay pumasok at gumawa ng 
gayunding pag-aangkin, at sumagot si Pedro: “Bakit 
nga pinagkasunduan ninyong dalawa na subukin 
ang espiritu ni Jehova?” (Gaw 5:7-9) Nagkasala sila 
ng pagsisinungaling kay Jehova, anupat nilibak nila 
siya at ang kaniyang kongregasyon, na para bang 
wala roon ang espiritu ng Diyos. (Gal 6:7) Hindi na- 
man sila pinilit na ibigay ang kanilang ari-arian ba- 
tay sa isang uri ng koleksiyon para sa lahat. 

Dapat Kilalanin ang Pagmamay-ari ni Jeho- 
va. Yamang si Jehova ang May-ari ng lahat ng lu- 
pain, dapat na igalang ng taong nagmamay-ari ng 
lupain sa planetang Lupa ang kaniyang pag-aaring 
ito at dapat niyang gamitin ito sa wastong paraan. 
Kung hindi, masisira ito at sa bandang huli ay tulu- 
yan itong mawawala sa kaniya. (Kaw 24:30-34) Da- 
pat ding kilalanin ng mga bansa ang bagay na ito. 
(Isa 24:1-6: Jer 23:10) Sa bandang huli, yaon mis- 
mong mga nagwawalang-bahala sa simulaing ito ay 
ipapahamak.---Apo 11:18. 

Ang pagkilala na ang Diyos ang tunay na nagma- 
may-ari ng lupain ay hahadlang din sa isang tao na 
sikaping ariin ang isang lupain sa sakim o maling 
paraan. (Kaw 20:21: 23:10, 11) Nang iwan ng Israel 
ang kautusan ng Diyos, may mga tao na laban sa 
kanila ay nagpahayag ng kahatulan ang Diyos, anu- 
pat sinabi niya: “Sa aba ng mga nagdurugtong ng 
bahay sa bahay, at ng mga nagsusudlong ng bukid 
sa bukid hanggang sa wala nang dako at kayo na la- 
mang ang tumatahan sa gitna ng lupain!"--Isa 5:8; 
Mik 2:1-4. 

Sa kabilang dako, sinabi ni Jesus: “Maligaya ang 
mga mahinahong-loob, yamang mamanahin nila 
ang lupa.” (Mat 5:5, Aw 37:9, 22, 29) Tinuruan niya 
ang kaniyang mga tagasunod na manalangin sa 
Diyos: “Dumating nawa ang iyong kaharian. Mang- 
yari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, 
gayundin sa lupa.” (Mat 6:10) Sa ilalim ng pang- 
Kahariang soberanya ng Dakilang May-ari ng Lupa- 
in, yaong mga tapat na gumagamit sa lupaing ipi- 
nagkatiwala niya sa kanila ay lubos na magagalak 
na magmay-ari nito sa ilalim ng ganap na katiwasa- 
yan. Nang magbigay ang Diyos ng mga hula ng 
pagsasauli sa pamamagitan ng bibig nina Isaias at 
Mikas, sinabi niya kung ano ang kaniyang pangma- 
las hinggil sa wastong mga kalagayan ng pagma- 
may-ari ng lupain. Ipinakikita ng mga ito kung 
anong situwasyon ang paiiralin niya kapag 'nangya- 
ri na ang kaniyang kalooban sa lupa." Sinabi niya 


MEBUNAI 


tungkol sa kaniyang bayan: “Tiyak na magtatayo 
sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon, at 
tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakai- 
nin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo at 
iba ang maninirahan, hindi sila magtatanim at iba 
ang kakain.” “At uupo sila, ang bawat isa sa ilalim ng 
kaniyang punong ubas at sa ilalim ng kaniyang 
puno ng igos, at walang sinumang magpapangi- 
nig sa kanila.”--Isa 65:21, 22, Mik 4:4: tingnan ang 
BAYAN (MGA TAO) NG LUPAIN, TAO SA LUPA. 


MAZAROT, KONSTELASYON NG. [Iniu- 
ugnay ng Aramaikong Targum ang Mazarot sa 
mazzalohth ng 2 Hari 23:5, “mga konstelasyon 
ng sodyako,” o “labindalawang sagisag, o, konstela- 
syon.” (NW; panggilid ng KJ) Naniniwala ang ilan 
na ang salitang ito ay hinalaw sa isang salitang- 
ugat na nangangahulugang “bigkisan” at na ang 
Mazarot ay tumutukoy sa bilog ng sodyako. Ngunit 
sa Job 38:32, isang pang-isahang panghalip ang gi- 
namit sa Hebreo sa pananalitang “sa takdang pana- 
hon niyaon,” samantalang ang pagtukoy sa 2 Hari 
23:5 ay nasa pangmaramihan. Kaya waring ang 
Mazarot ay tumutukoy sa isang partikular na kons- 
telasyon sa halip na sa kabuuang bilog ng sodyako, 
ngunit sa kasalukuyan ay hindi ito posibleng matu- 
koy nang tiyakan. 

Sa Job 38:32 ay tinatanong ni Jehova si Job: 
“Mailalabas mo ba ang konstelasyon ng Mazarot 
sa takdang panahon niyaon? At kung tungkol sa 
konstelasyon ng Ash kasama ng mga anak nito, ma- 
papatnubayan mo ba ang mga iyon?” Sa gayon, 
anuman ang tinutukoy ng partikular na mga kons- 
telasyong ito, inihaharap ng Diyos kay Job ang ta- 
nong kung kaya ba niyang kontrolin ang nakikitang 
mga bagay sa kalangitan, anupat inilalabas ang 
isang partikular na grupo sa wastong kapanahunan 
nito o pinapatnubayan ang iba pang konstelasyon sa 
itinakdang landas nito sa langit. 


MEA. Tingnan ang Tore. 


MEARA [Yungib]. Isang lunsod o distrito ng 
mga Sidonio. Hindi pa ito nalulupig ng Israel noong 
matapos ang kanilang kampanyang militar sa ilalim 
ng pangunguna ni Josue. (Jos 13:2, 4) Dalawang lo- 
kasyon ang pansamantalang iminumungkahi para 
rito. Ang isa ay ang nayon ng Mghairiye, na mga 
10 km (6 na mi) sa HS ng Sidon. Ang isa pa ay ang 
Mughar Jezzin (salitang Arabe para sa “Mga Yungib 
ng Jezzin”), na isang distrito ng mga yungib sa iba- 
baw ng Kabundukan ng Lebanon at nasa S ng Si- 
don. 


MEBUNAI. 
hukbo ni David, 


Isang makapangyarihang lalaki sa 
isang Husatita. (2Sa 23:27) 


MECONA 


Lumilitaw na siya rin ang Sibecai na binanggit sa 
2 Samuel 21:18 at 1 Cronica 11:29, 20:4, 27:11. 


MECONA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “itatag nang matibay]. Isang bayan sa ti- 
mugang Juda. Lumilitaw na ito'y malapit sa Ziklag 
at may kalakihan yamang nagkaroon ito ng mga sa- 
kop na bayan, o mga “anak na babae.” (Ne 11:25, 28) 
Hindi posibleng matiyak ang eksaktong lokasyon 
nito. Karamihan sa iminumungkahing mga loka- 
syon para rito ay batay sa mga pagwawasto sa 
teksto. 


MEDAD. Isa sa 70 matatandang lalaki ng Isra- 
el na pinili upang tumulong kay Moises noong pana- 
hon ng paglalakbay sa ilang. Bagaman sina Medad 
at Eldad ay hindi pumaroon sa tolda ng kapisanan 
kasama ng iba pa, “kabilang sila roon sa mga naka- 
sulat.” Kaya nang kunin ni Jehova ang ilang bahagi 
ng espiritu na sumasa kay Moises at ilagay iyon sa 
bawat isa sa 70 matatandang lalaki, ang mga ito rin 
ay tumanggap niyaon at nagsimulang gumanap bi- 
lang mga propeta sa kampo. (Bil 11:16, 17, 24-26) 
Nang imungkahi ni Josue kay Moises na pigilan sina 
Medad at Eldad, sinabi nito: “Naninibugho ka ba 
para sa akin? Huwag, nais ko nga na ang buong ba- 
yan ni Jehova ay maging mga propeta, sapagkat 
kung gayon ay ilalagay ni Jehova sa kanila ang ka- 
niyang espiritu!"--Bil 11:27-29. 


MEDAN. [Isa sa anim na anak ni Abraham sa 
kaniyang babaing si Ketura. (Gen 25:1, 2: 1Cr 1:32) 
Hindi matukoy ang tribong Arabe na nagmula kay 
Medan, at hindi alam kung saan ito namayan. Ga- 
yunman, ang “Medan” ay maaaring kinakatawan sa 
“Badan,” isang lugar sa T ng Tema na kinuha ng 
Asiryanong si Haring Tiglat-pileser III noong ika- 
walong siglo B.C.E., yamang ang Arabeng “m” at 
“b” ay kalimitang nagkakapalit. 


MEDEBA. Ang lugar na ito ay kinakatawanan 
ng makabagong Madaba, isang bayan na nasa ma- 
baba at hindi matarik na burol mga 20 km (12 mi) 
sa S ng hilagaang dulo ng Dagat na Patay. Idinurug- 
tong ito ng sinaunang “daan ng hari” sa iba pang 
lunsod sa S ng Jordan. (Ihambing ang Bil 20:17.) 
Ang Madaba ay nasa isang kapatagan o talampas na 
walang punungkahoy ngunit mataba. Sa kapata- 
gang ito, na “talampas ng Medeba,” ay nakapangi- 
nginain ang mga kawan ng mga tupa at mga kam- 
bing.--Jos 13:9, 16. 

Nang matalo ng mga Israelita ang Amoritang si 
Haring Sihon, ang Medeba ay napunta sa teritor- 
yong ibinigay sa tribo ni Ruben. (Jos 13:8, 9, 15, 16) 
Lumilitaw na bago nito ay kinuha ng mga Amorita 
ang Medeba sa mga Moabita. (Bil 21:25-30) Pagka- 


364 


raan ng ilang siglo, sa pakikipagdigma sa mga Am- 
monita, tinalo ng hukbo ni Haring David sa pangu- 
nguna ni Joab ang Arameanong (Siryanong) mga 
hukbong mersenaryo na nagkakampo sa harap ng 
Medeba.--1Cr 19:6-16. 

Ayon sa Batong Moabita (taludtod 8), kinuha ni 
Haring Omri ng Israel (mga 951-941 B.C.E.) ang “lu- 
pain ng Mehedeba (Medeba).” Ipinahihiwatig ng ta- 
ludtod 30 ng bantayog na ito na muling itinayo 
ni Haring Mesa ng Moab ang Medeba at ang iba 
pang lunsod sa lugar na iyon. Gayunman, maaaring 
muling nakuha ng mga Israelita ang pamumuno 
sa Medeba nang “isauli ni Jeroboam Il (mga 844- 
804 B.C.E.) ang hangganan ng Israel mula sa pag- 
pasok sa Hamat hanggang sa dagat ng Araba.’ (2Ha 
14:25) Ngunit hindi ito nagtagal, yamang ipinakiki- 
ta ng kapahayagan ni Isaias (mga 778-pagkatapos 
ng 732 B.C.E.) laban sa Moab na ang Medeba ay 
nasa ilalim noon ng kontrol ng mga Moabita at ini- 
hula na ang mga Moabita ay “magpapalahaw' dahil 
sa pagkawala ng lunsod.--Isa 15:1, 2. 


MEDO, MEDIA. Ang mga Medo ay isang la- 
hing Aryano, samakatuwid, kabilang sa angkang 
Japetiko at maliwanag na nagmula sa anak ni Japet 
na si Madai. (Gen 10:2) May malapit silang kaugna- 
yan sa mga Persiano sa lahi, wika, at relihiyon. 

Bilang isang bayan, lumitaw lamang ang mga 
Medo sa kasaysayan ng Bibliya noong ikawalong 
siglo B.C.E., samantalang ang unang pagbanggit 
sa kanila sa taglay nating sekular na mga re- 
kord ay mula pa noong panahon ng Asiryanong 
si Haring Salmaneser II, isang kapanahon ni Ha- 
ring Jehu (mga 904-877 B.C.E.). Itinuturing na ang 
arkeolohikal at iba pang katibayan ay nagpapahiwa- 
tig na naroroon sila sa Talampas ng Iran mula 
noong bandang kalagitnaan ng ikalawang milen- 
yo B.C.E. at patuloy. 

Heograpiya. Bagaman walang alinlangan na 
nagbago ang mga hangganan nito, pangunahin na, 
ang sinaunang rehiyon ng Media ay nasa K at T ng 
Dagat Caspian, anupat inihihiwalay ng kabundukan 
ng Elburz mula sa baybaying lupain ng dagat na 
iyon. Sa HK, maliwanag na nakaabot ito sa ibayo ng 
Lawa ng Urmia hanggang sa libis ng Ilog Araxes, 
samantalang sa K hangganan nito, ang Kabundu- 
kan ng Zagros ay nagsilbing harang sa pagitan ng 
Media at ng lupain ng Asirya at ng mabababang lu- 
pain ng Tigris, sa gawing S ay ang malaking disyer- 
tong rehiyon, at sa T naman ay ang lalawigan ng 
Elam. 

Sa gayon, pangunahin na, ang lupain ng mga 
Medo ay isang bulubunduking talampas na sa ka- 
tamtaman ay mula 900 hanggang 1,500 m (3,000 
hanggang 5,000 piye) ang taas mula sa kapantayan 
ng dagat. Malaki-laking bahagi ng lupain ay tigang 


365 


na ilang, anupat sa pangkalahatan ay kaunti ang 
pag-ulan, bagaman may ilang matatabang kapata- 
gan na lubhang mabunga. Ang karamihan sa mga 
ilog ay umaagos patungo sa malaking disyerto sa 
bandang gitna, kung saan naghihiwa-hiwalay ang 
tubig nito tungo sa mga latian na natutuyuan sa 
mainit na tag-araw at nag-iiwan ng deposito ng 
asin. Dahil sa likas na mga harang ay masasabing 
madali itong ipagtanggol. Ang kanluraning kabun- 
dukan ang siyang pinakamataas, anupat maraming 
taluktok ang mahigit sa 4,270 m (14,000 piye) ang 
taas, ngunit ang pinakamataas na nag-iisang taluk- 
tok, ang Bundok Damavand (5,771 m; 18,934 na 
piye), ay matatagpuan sa kabundukan ng Elburz 
malapit sa Dagat Caspian. 

Mga Pangunahing Hanapbuhay. Maliwanag 
na noon, gaya rin ngayon, karamihan sa mga tao ay 
nanirahan sa maliliit na nayon o kaya naman ay 
nagpagala-gala, at ang pag-aalaga ng mga hayop 
ay isang pangunahing hanapbuhay. Ang mga teks- 
tong cuneiform na nagsasalaysay ng mga panana- 
lakay ng Asirya sa Media ay naghaharap ng gayong 
larawan at nagpapakita na ang magandang lahi ng 
mga kabayo na inaalagaan ng mga Medo ay isa sa 
pangunahing mga gantimpala na hinahangad ng 
mga mananalakay. Pinanginginain din ang mga ka- 
wan ng mga tupa, mga kambing, mga asno, mga 
mula, at mga baka sa maiinam na damuhan ng ma- 
tataas na libis. Sa mga relyebe ng Asirya, kung min- 
san ay inilalarawan ang mga Medo na nakasuot ng 
damit na yari sa balat ng tupa na nakapatong sa 
kanilang mga tunika at nakasuot ng mga botang 
mataas ang pagkakasintas, mga kasangkapang kai- 
langan sa gawaing pagpapastol sa mga talampas 
kung saan ang mga taglamig ay may dalang niye- 
be at matinding lamig. Ipinakikita ng arkeolohikal 
na katibayan na ang mga Medo ay may mahuhusay 
na panday na gumagawa sa bronse at ginto. 

Kasaysayan. Halos walang iniwang mga naka- 
sulat na rekord ang mga Medo: ang mga bagay na 
nalalaman tungkol sa kanila ay hinalaw sa rekord ng 
Bibliya, mula sa mga tekstong Asiryano, at mula rin 
sa mga klasikal na Griegong istoryador. Lumilitaw 
na ang mga Medo ay inorganisa upang bumuo ng 
maraming maliliit na kaharian na nasa ilalim ng 
mga pinuno ng tribo, at tinutukoy ng mapagham- 
bog na mga ulat ng mga Asiryanong emperador na 
sina Shamshi-Adad V, Tiglat-pileser II, at Sargon Il 
ang kanilang mga tagumpay laban sa ilang pinuno 
ng lunsod ng malayong lupain ng mga Medo. Kasu- 
nod ng tagumpay ng Asirya laban sa kaharian ng 
Israel noong 740 B.C.E., ang mga Israelita ay ipina- 
dala sa mga lugar na pinagtapunan sa kanila sa 
Asirya at “sa mga lunsod ng mga Medo,” na ang ilan 
sa mga ito ay mga basalyo noon ng Asirya.---2Ha 
17:6: 18:11. 


MEDO, MEDIA 


Ang mga pagsisikap ng Asirya na supilin ang “di- 
mapagpasakop na mga Medo" ay nagpatuloy sa ila- 
lim ng Asiryanong si Haring Esar-hadon, anak ni 
Senakerib at maliwanag na isang kapanahon ni Ha- 
ring Manases ng Juda (716-662 B.C.E.). Sa isa sa 
kaniyang mga inskripsiyon, binabanggit ni Esar- 
hadon ang tungkol sa “isang distrito sa hanggahan 
ng disyerto ng asin na nasa lupain ng malayong 
mga Medo, sa gilid ng Bundok Bikni, ang bundok ng 
lapis lazuli, . . . mga makapangyarihang pinuno na 
hindi nagpasakop sa aking pamatok,--sila, kasama 
ng kanilang bayan, ng kanilang mga kabayong si- 
nasakyan, mga baka, mga tupa, mga asno at mga 
kamelyo (na Bactrian),--pagkalaki-laking samsam, 
ay tinangay ko patungong Asirya. .. . Ipinataw ko sa 
kanila ang aking maharlikang tributo at buwis nang 
taunan.”-- Ancient Records of Assyria and Babylo- 
nia, ni D. D. Luckenbill, 1927, Tomo II, p. 215, 216. 

Ayon sa Griegong istoryador na si Herodotus 
(I, 96), ang mga Medo ay inorganisa upang bumuo 


Lawa ng Urmia 


MEDO, MEDIA 


ng isang nagkakaisang kaharian sa ilalim ng isang 
tagapamahalang nagngangalang Deioces. Nanini- 
wala ang ilang makabagong istoryador na si Deio- 
ces ang tagapamahalang nagngangalang Daiaukku 
sa mga inskripsiyon. Siya ay binihag at ipinatapon 
ni Sargon II sa Hamat bilang resulta ng isa sa mga 
paglusob ng Asirya sa rehiyon ng Media. Gayun- 
man, itinuturing ng karamihan sa mga iskolar na 
noon lamang panahon ni Cyaxares (o Kyaxares, 
isang apo ni Deioces ayon kay Herodotus [I, 102, 
103]) nagsimulang magkaisa ang mga hari ng Me- 
dia sa ilalim ng isang partikular na tagapamahala. 
Magkagayunman, maaaring katulad lamang sila ng 
mga hari ng maliliit na kaharian sa Canaan, na 
kung minsan ay nakikipaglaban sa ilalim ng pangu- 
nguna ng isang partikular na hari at kasabay nito ay 
nagtataglay pa rin ng malaking antas ng kasarinlan. 
--Ihambing ang Jos 11:1-5. 

Patuloy ang paglakas ng mga Medo sa kabila ng 
mga pananalakay ng Asirya at noon ay ito ang na- 
ging pinakamapanganib na karibal ng Asirya. Nang 
si Nabopolassar ng Babilonya, ama ni Nabucodono- 
sor, ay maghimagsik laban sa Asirya, inianib ni 
Cyaxares na Medo ang kaniyang mga hukbo sa mga 
Babilonyo. Kasunod ng pagbihag ng Media sa Asur 
noong ika-12 taon ni Nabopolassar (634 B.C.E.), na- 
kipagtagpo si Cyaxares (tinatawag na U-ma-kis- 
tar sa mga rekord ng Babilonya) kay Nabopolassar 
sa tabi ng nabihag na lunsod, at “gumawa [sila] 
ng entente cordiale [kasunduan ng pagkakaibigan].” 
(Assyrian and Babylonian Chronicles, ni A. K. Gray- 
son, 1975, p. 93) Sinasabi ni Berossus (nabatid sa pa- 
mamagitan nina Polyhistor at Abydenus, na kapuwa 
sinipi ni Eusebius) na napangasawa ng anak na la- 
laki ni Nabopolassar, si Nabucodonosor, ang anak ng 
Medianong hari, anupat ang pangalan ng babae ay 
Amytis (o Amuhea ayon kay Abydenus). (Eusebius, 
Chronicorum liber prior, inedit ni A. Schoene, Ber- 
lin, 1875, tud. 29, taludtod 16-19, tud. 37, taludtod 
5-7) Gayunman, hindi magkasundo ang mga istor- 
yador kung si Amytis ay anak ni Cyaxares o ng 
anak nito na si Astyages. 

Tinalo ang Asirya kasama ng mga Babi- 
lonyo. Pagkatapos ng higit pang pakikipagbaka 
laban sa mga Asiryano, sa wakas, noong ika-14 na 
taon ni Nabopolassar (632 B.C.E.), nilupig ng pinag- 
samang mga hukbo ng mga Medo at mga Babilon- 
yo ang Nineve. (Zef 2:13) Inilipat ang pakikipagla- 
ban ng Asirya sa Haran (mga 360 km [225 mil) 
sa K, ngunit bagaman tumanggap ang Asirya ng 
tulong mula sa Ehipto, hindi naging matagumpay 
ang pagsisikap na ipagpatuloy ang pamamahala ng 
Asirya at nahati ang Imperyo ng Asirya sa mga 
Medo at mga Babilonyo. (Na 2:8-13: 3:18, 19) Lumi- 
litaw na kinuha ng mga Medo ang hilagaang baha- 


366 


gi ng teritoryo samantalang kinuha naman ng mga 
Babilonyo ang timugan at timog-kanlurang bahagi, 
lakip ang Sirya at Palestina. Pagkatapos nito ay tu- 
mulak si Cyaxares papasok sa Asia Minor hanggang 
sa Ilog Halys, kung saan ang isang pakikipagdigma 
laban sa Lydia ay nauwi sa pagkatalo ng magkabi- 
lang panig at ang Halys ay naging malayong kan- 
luraning hangganan ng Imperyo ng Media. Ang 
imperyong ito naman ay lumawak hanggang sa ka- 
lakhang bahagi ng Talampas ng Iran, hilagang Me- 
sopotamia, Armenia, at Capadocia. 

Naiwala sa mga Persiano ang nangingiba- 
baw na posisyon nito. Nang panahong ito, ha- 
wak ng mga Medo, na may kabisera sa Ecbatana 
(Ezr 6:2), ang nangingibabaw na posisyon sa kani- 
lang kamag-anak na mga Persiano, na sumakop na- 
man sa lugar sa dakong T ng Media. Kapuwa inilala- 
had ng mga Griegong istoryador na sina Herodotus 
(I, 107, 108) at Xenophon (Cyropaedia, I, ii, 1) na 
ibinigay ng kahalili ni Cyaxares na si Astyages (ti- 
natawag na Ishtumegu sa mga tekstong cuneiform) 
ang anak na babae nito na si Mandane upang mapa- 
ngasawa ng Persianong tagapamahala na si Camby- 
ses, na ang resulta ay ang pagkapanganak kay 
Ciro (Il). Nang maging hari siya ng Anshan, isang 
probinsiya ng Persia, pinagkaisa ni Ciro ang mga 
hukbong Persiano sa pagsisikap na alisin ang pama- 
tok ng Media. Ipinahihiwatig ng Nabonidus Chroni- 
cle na “ang hukbo ni Ishtumegu [Astyages] ay nag- 
himagsik” at “nakapangaw” nilang dinala siya kay 
Ciro, na pagkatapos nito ay umagaw naman sa ka- 
bisera ng Media. (Ancient Near Eastern Texts, ine- 
dit ni J. Pritchard, 1974, p. 305) Mula sa puntong ito 
ang Media ay sumama sa Persia upang bumuo sa 
Imperyo ng Medo-Persia. Sa gayon, angkop na iti- 
nulad ng pangitaing tinanggap ng propetang si Da- 
niel ang tambalang kapangyarihan ng Medo-Persia 
sa isang barakong tupa na may dalawang sungay, 
anupat ang mas mataas sa dalawang sungay “ang 
siyang tumubo nang dakong huli,” na kumakatawan 
sa mataas na katayuan ng mga Persiano at sa kani- 
lang pangingibabaw sa imperyo sa nalalabing pana- 
hon ng pag-iral nito.---Dan 8:3, 20. 

Gayunman, ipinakikita ng katibayan na nagbigay 
si Ciro sa mga Medo ng mga posisyong may kapang- 
yarihan at awtoridad anupat patuloy na napanati- 
li ng mga ito ang malaking antas ng pagiging pro- 
minente sa kaniyang pamahalaan. Kaya naman, 
binigyang-kahulugan ng propetang si Daniel kay 
Haring Belsasar ang mahiwagang sulat sa pader bi- 
lang hula hinggil sa pagkakahati ng Imperyo ng Ba- 
bilonya at sa pagbibigay rito “sa mga Medo at sa 
mga Persiano,” at sa ibang bahagi ng aklat ng Da- 
niel, ang mga Medo ay patuloy na unang nakata- 


367 


la sa pariralang “kautusan ng mga Medo at ng mga 
Persiano.” (Dan 5:28, 6:8, 12, 15) Nang sumunod na 
siglo ay binaligtad ng aklat ng Esther (Es 1:3, 14, 18, 
19) ang pagkakasunud-sunod, maliban sa isa (Es 
10:2) kung saan ang mga Medo ay nakatalang una 
sa mga Persiano may kinalaman sa kasaysayan. 

Tinalo ang Babilonya kasama ng mga Per- 
siano. Noong ikawalong siglo B.C.E., inihula ng 
propetang si Isaias na pupukawin ni Jehova laban sa 
Babilonya “ang mga Medo, na sa kanila ay walang 
kabuluhan ang pilak at ang ginto naman ay hindi 
nila kinalulugdan. At pagluluray-lurayin ng kani- 
lang mga busog maging ang mga kabataang lalaki.” 
(Isa 13:17-19, 21:2) Dito, sa terminong “mga Medo” 
ay maaaring kabilang ang mga Persiano, kung paa- 
nong karaniwang ginagamit ng mga klasikal na 
Griegong istoryador ang terminong ito upang su- 
maklaw kapuwa sa mga Medo at mga Persiano. Ma- 
liwanag na ipinakikita ng kanilang paghamak sa 
pilak at ginto na sa kaso ng Babilonya, ang pangu- 
nahing motibo nila ay pananakop sa halip na sam- 
sam, anupat hindi sila mababayaran ng anumang 
suhol o tributo mula sa pagsasakatuparan ng kani- 
lang ipinasiyang layunin. Ang mga Medo, tulad ng 
mga Persiano, ay gumamit ng busog bilang pangu- 
nahing sandata. Ang mga busog na kahoy, baga- 
man kung minsan ay kinakabitan ng bronse o tan- 
so (ihambing ang Aw 18:34), ay malamang na 
'lumuray-luray sa mga kabataang lalaki ng Babilo- 
nya” dahil sa pag-ulan ng mga palaso, na bawat 
isa'y pinakinis upang bumaon nang mas malalim. 
--Jer 51:11. 

Mapapansin na tinutukoy ni Jeremias (51:11, 28) 
ang “mga hari ng Media" bilang kasama sa mga su- 
malakay sa Babilonya, anupat marahil ay ipinahihi- 
watig ng pangmaramihan na maging sa ilalim ni 
Ciro, mayroon pa ring isang nakabababang Media- 
nong hari o mga hari, isang situwasyong hindi na- 
man salungat sa sinaunang kaugalian. (Ihambing 
din ang Jer 25:25.) Kaya naman makikita natin na 
nang ang Babilonya ay mabihag ng pinagsama- 
samang mga hukbo ng mga Medo, mga Persiano, 
mga Elamita, at iba pang mga kalapit na tribo, isang 
Medo na nagngangalang Dario ang “ginawang hari 
sa kaharian ng mga Caldeo,” maliwanag na bilang 
isa na inatasan ni Haring Ciro na Persiano.---Dan 
5:31, 9:1: tingnan ang Daro Blg. 1. 

Nilupig ni Alejandrong Dakila. Noong pa- 
nahon ni Haring Ahasuero (pinaniniwalaang si Jer- 
jes I), tinukoy pa rin “ang hukbong militar ng Persia 
at Media,” ang pribadong sanggunian ng hari ay bi- 
nubuo ng “pitong prinsipe ng Persia at Media,” at 
ang mga kautusan ay kilala pa rin bilang “mga kau- 
tusan sa Persia at Media.” (Es 1:3, 14, 19) Noong 


MEGIDO 


334 B.C.E., napagwagian ni Alejandrong Dakila ang 
kaniyang unang mahahalagang tagumpay laban sa 
mga hukbong Persiano, at noong 330 B.C.E. ay si- 
nakop niya ang Media. Pagkamatay niya, ang timu- 
gang bahagi ng Media ang bumuo sa isang bahagi 
ng Imperyong Seleucido, samantalang ang hilaga- 
ang bahagi ay naging isang independiyenteng ka- 
harian. Bagaman sa iba't ibang panahon ay pina- 
ngibabawan ito ng mga Parto at ng Imperyong 
Seleucido, ipinakita ng Griegong heograpo na si 
Strabo na nagpatuloy ang isang dinastiyang Media- 
no noong unang siglo C.E. (Geography, 11, Xm, 1) Sa 
Jerusalem, ang mga Medo kasama ang mga Parto, 
mga Elamita, at mga tao ng iba pang mga nasyo- 
nalidad ay naroroon sa Pentecostes noong taóng 
33 C.E. Yamang tinutukoy sila bilang “mga Judio, 
mga lalaking mapagpitagan, mula sa bawat bansa,” 
maaaring sila ay mga inapo ng mga Judiong ipina- 
tapon sa mga lunsod ng mga Medo kasunod ng pa- 
nanakop ng Asirya sa Israel, o marahil ang ilan ay 
mga proselita sa pananampalatayang Judio.---Gaw 
2:1, 5, 9. 

Pagsapit ng ikatlong siglo C.E., ang mga Medo ay 
napasama na sa iba pa sa bansa ng mga Iraniano, sa 
gayo'y hindi na umiral bilang isang bayan. 


MEGIDO. Isa sa mas mahahalagang lunsod ng 
Lupang Pangako, mga 90 km (56 na mi) sa H ng Je- 
rusalem at 31 km (19 na mi) sa TS ng makabagong 
lunsod ng Haifa. Itinayo ito sa isang lugar na mahi- 
git na 4 na ektarya (10 akre), sa ibabaw ng isang 
gulod na kilala sa ngayon bilang Tell el-Mutesellim 
(Tel Megiddo), na halos 21 m (70 piye) ang taas 
mula sa libis na nasa ibaba.--MGA LARAWAN at 
MAPA, Tomo 1, p. 953. 

Estratehiko. Palibhasa'y nasa estratehikong 
lokasyon na ito na nakatunghay at prominente sa 
matabang kanluraning seksiyon ng Libis ng Jezreel 
(Kapatagan ng Esdraelon, kilala rin bilang “kapata- 
gang libis ng Megido": 2Cr 35:22; Zac 12:11), mada- 
ling nakokontrol ng Megido ang mga pangunahing 
rutang pangkalakalan at pangmilitar na nagsasalu- 
bong doon. Kapuwa ang Bibliya at ang sekular na 
mga rekord ay naglalahad ng mahahalagang pagba- 
baka na pinaglabanan ng mga hukbo ng maraming 
bansa sa palibot ng Megido dahil sa estratehikong 
posisyon nito. Malapit sa lugar na ito “sa tabi ng tu- 
big ng Megido,” tinalo ni Hukom Barak ang malala- 
kas na hukbo ni Jabin na pinamumunuan ni Sisera 
at may 900 karo na kinabitan ng mga lingkaw na 
bakal. (Huk 4:7, 13-16, 5:19) Sa Megido namatay si 
Haring Ahazias ng Juda matapos siyang masugatan 
nang malubha malapit sa Ibleam dahil sa utos ni 
Jehu. (2Ha 9:27) Sa Megido nasugatan at namatay si 
Haring Josias ng Juda nang tangkain niyang pigilan 


MEHETABEL 


ang hukbong Ehipsiyo na pinamumunuan ni Para- 
on Necoh noong humahayo ito upang tulungan ang 
mga Asiryano sa may ilog ng Eufrates.---2Ha 23:29, 
30; 2Cr 35:22. 

Gaya ng ipinakikita ng arkeolohikal na mga pag- 
huhukay, may mga panahon na ang Megido ay ma- 
higpit na nakukutaan. Ipinakikita ng mga guhong 
nahukay na ito ay dating may mga pader na 4 
hanggang 5 m (13 hanggang 16 na piye) ang kapal, 
na nang maglaon ay pinakapal pa tungo sa mahigit 
na 7.5 m (25 piye). Ang ibang mga seksiyon nito ay 
may taas pa rin na mahigit sa 3.3 m (11 piye) nang 
matagpuan. 

Kasaysayan. Nang unang banggitin ang Megi- 
do, ang hari nito ay itinalang kabilang sa 31 hari na 
tinalo ni Josue noong pasimulan nilang sakupin ang 
Lupang Pangako. (Jos 12:7, 8, 21, 24) Nang hati- 
hatiin ang lupain, ang Megido, kasama ang mga sa- 
kop na bayan nito, ay naging isang nakapaloob na 
lunsod ng tribo ni Manases, bagaman ito'y nasa te- 
ritoryo ng Isacar. (Jos 17:11, 1Cr 7:29) Gayunman, 
noong panahon ng mga Hukom, hindi napalayas ng 
Manases ang mga Canaanita sa moog na ito. Ngunit 
nang lumakas ang Israel, isinailalim nila sa puwer- 
sahang pagtatrabaho ang mga naninirahan sa lun- 
sod na ito.--Huk 1:27, 28. 

Sa ilalim ng paghahari ni David, noong lubusan 
nang palawakin ang mga hangganan ng kaharian, 
ang lahat ng mga elementong Canaanita sa loob ng 


Pintuang-daan ni Solomon sa Megido, 
tulad niyaong mga natagpuan sa Hazor at Gezer 


368 


Lupang Pangako ay sinakop, pati na ang Megido. 
Dahil dito, nailakip ni Solomon ang Megido sa ikali- 
mang distrito na itinatag upang magtustos ng pag- 
kain sa maharlikang sambahayan isang buwan sa 
isang taon.---1Ha 4:7, 8, 12. 

Pinatibay rin ni Solomon ang Megido. Maaaring 
ito'y naging isa sa kaniyang mga lunsod ng karo 
kung saan nakakuwadra ang ilan sa kaniyang 12,000 
kabayong pandigma. (1Ha 9:15-19, 10:26) Sa Megi- 
do ay natagpuan ng mga arkeologo ang napakalala- 
wak na labi na sa palagay ng ilang iskolar ay mga 
kuwadrang makapaglalaman ng mahigit sa 450 ka- 
bayo. Noong una, ipinalagay na ang mga istraktu- 
rang ito ay mula noong panahon ni Solomon, ngunit 
binago ng maraming mas huling arkeologo ang pe- 
tsang ito at itinalaga ang mga ito sa isang mas hu- 
ling yugto, marahil ay noong panahon ni Ahab. 

Ang hula ni Zacarias (12:11) ay bumabanggit ng 
‘matinding paghagulhol' na nangyari “sa kapata- 
gang libis ng Megido.” Maaaring ito'y tumutukoy sa 
panaghoy para kay Haring Josias, na napatay roon 
sa pagbabaka. (2Ha 23:29, 30) Naiiba nang kaunti 
ang Hebreong baybay ng Megido sa aklat ng Zaca- 
rias. Sa halip na ang karaniwang Hebreong bay- 
bay na Meghid-doh', ang naroroon ay Meghid-dohn”, 
isang pinahabang anyo na katulad niyaong nasa 
Apocalipsis 16:16.---Tingnan ang HAR-MAGEDON. 


MEHETABEL [malamang, Ang Diyos ay Gu- 
magawa ng Mabuti]. 


369 


1. Anak na babae ng babaing si Matred at asa- 
wa ng Edomitang si Haring Hadar (Hadad).---Gen 
36:31, 39; 1Cr 1:50. 

2. Ninuno (malamang na lolo) ng Semaias na 
inupahan nina Tobia at Sanbalat upang sikaping ud- 
yukan si Nehemias na magkasala dahil sa takot. 
- Ne 6:10-14. 


MEHIDA. Ninuno ng isang pamilya ng mga 
Netineo na ang “mga anak” o mga inapo ay bumalik 
sa Juda mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E.---Ezr 2:1, 2, 43, 52, Ne 
7:54. 


MEHIR [posible, Halaga]. Isang lalaki na mula 
sa tribo ni Juda na anak ni Kelub (Caleb) at “ama ni 
Eston.”--1Cr 4:1, 11. 


MEHOLATITA [Ng (Mula sa) Abel-mehola]. 
Katawagan kay Adriel (manugang ni Saul) at sa ka- 
niyang amang si Barzilai. (1Sa 18:19, 2Sa 21:8) Ma- 
liwanag na ipinakikita nito na sila'y mula sa bayan 
ng Abel-mehola.--Tingnan ang ABEL-MEHOLA. 


MEHUJAEL [Sinaktan ng Diyos]. Apo sa tuhod 
ni Cain. Si Mehujael ang ama ni Metusael at lolo ni 
Lamec (hindi ang Lamec na inapo ni Set).---Gen 4: 
17, 18. 


MEHUMAN. [Isa sa mga opisyal ng korte ng 
Persianong si Haring Ahasuero (Jerjes I) na nama- 
hala noong mga araw nina Mardokeo at Esther. Si 
Mehuman ang unang binanggit sa pitong opisyal ng 
korte na inutusan ni Ahasuero na magdala kay Rey- 
na Vasti sa harap nito.---Es 1:10, 11. 


ME-JARKON [Tubig ng Jarkon]. Naniniwala 
ang ilang iskolar na ang Me-jarkon sa teritoryo ng 
Dan (Jos 19:40, 41, 46) ay ang Nahr el-'Auja (Nahal 
Yarqon), na pumapasok sa Dagat Mediteraneo mga 
6 na km (3.5 mi) sa HHS ng Jope. Ang bukal nito, 
na isa sa pinakamalalaking bukal sa Palestina, ay 
mga 20 km (12 mi) papaloob mula sa baybayin 
malapit sa iminumungkahing lokasyon ng Apek 
(Blg. 3). 

Ipinapalagay naman ng iba na maaaring ang ori- 
hinal na tekstong Hebreo, tulad ng Griegong Septu- 
agint, ay kababasahan ng 'at sa kanluran [o, sa da- 
gat] ay ang Jarkon.’ Ang Tell Qasileh (Tel Qasila), na 
nasa loob ng mga hangganan ng Tel Aviv-Yafo 
(Jope), ay iminumungkahi bilang posibleng loka- 
syon ng Jarkon. 


MEKERATITA. Isang termino na nauukol sa 
isang tao o lugar na pinanganlang Mekera, na dito 
ay iniugnay si Heper, isa sa makapangyarihang mga 
lalaki ni David, dahil sa angkang pinagmulan o da- 
ting tirahan nito. (1Cr 11:26, 36) Iminumungkahi ng 


MELQUISEDEC 


ilang iskolar na ang “Mekeratita” ay maaaring ibang 
anyo ng “Maacatita,” gaya ng nasa 2 Samuel 23:34. 


MELATIAS [Si Jah ay Naglaan ng Pagtakas]. 
Isang Gibeonita na tumulong sa pagkukumpuni ng 
isang bahagi ng pader ng Jerusalem sa ilalim ng pa- 
ngangasiwa ni Nehemias noong 455 B.C.E.---Ne 3:7. 


MELEA. Isang ninuno ni Jesu-Kristo sa panig 
ng ina na nabuhay di-nagtagal pagkamatay ni Ha- 
ring David.--Luc 3:31. 


MELEC [Hari]. Isa sa mga anak ni Mikas at 
isang inapo ni Haring Saul ng Israel, sa katunayan, 
apo sa tuhod ng anak ni Saul na si Jonatan.--1Cr 
8:33-35, 9:39-41. 


MELQUI [mula sa Heb., nangangahulugang 
“Aking Hari"]. Ang pangalan ng dalawang ninuno 
ni Jesu-Kristo sa panig ng ina. 

1. Ang “anak” (o inapo) ni Adi at ama (o ninuno) 
ni Neri.--Luc 3:27, 28. 

2. Ang “anak” (o inapo) ni Jannai at ama (o ninu- 
no) ni Levi.--Luc 3:23, 24. 


MELQUISEDEC [Hari ng Katuwiran]. Hari ng 
sinaunang Salem at “saserdote ng Kataas-taasang 
Diyos," na si Jehova. (Gen 14:18, 22) Siya ang unang 
saserdote na binanggit sa Kasulatan, hinawakan 
niya ang katungkulang iyon bago ang 1933 B.C.E. 
Palibhasa'y hari ng Salem, nangangahulugang “Ka- 
payapaan,” si Melquisedec ay tinukoy ng apostol na 
si Pablo bilang “Hari ng Kapayapaan" at, batay na- 
man sa kaniyang pangalan, bilang “Hari ng Katuwi- 
ran.” (Heb 7:1, 2) Ipinapalagay na ang sinaunang 
Salem ang pinagmulan ng lunsod ng Jerusalem, at 
ang pangalan nito ay inilakip sa pangalan ng Jeru- 
salem, na kung minsan ay tinatawag na “Salem.” 
--Aw 76:2. 

Matapos talunin ni Abram (Abraham) si Ke- 
dorlaomer at ang kaniyang mga kakamping hari, 
pumaroon ang patriyarka sa Mababang Kapatagan 
ng Save o “Mababang Kapatagan ng hari.” Doon 
ay “naglabas ng tinapay at alak” si Melquisedec 
at pinagpala si Abraham, na sinasabi: “Pagpalain 
si Abram ng Kataas-taasang Diyos, ang Maygawa 
ng langit at lupa: at pagpalain ang Kataas-taasang 
Diyos, na siyang nagbigay ng iyong mga maniniil sa 
iyong kamay!" Sa gayon ay binigyan ni Abraham 
ang haring-saserdote ng “ikasampu ng lahat ng 
bagay,” samakatuwid nga, ng “mga pangunahing 
samsam” na nakuha niya sa kaniyang matagumpay 
na pakikipagdigma laban sa magkakaalyadong hari. 
--Gen 14:17-20, Heb 7:4. 

Lumarawan sa Pagkasaserdote ni Kristo. 
Sa isang mahalagang Mesiyanikong hula, sinabi ni 
Jehova sa “Panginoon” ni David bilang Kaniyang 


MELQUISEDEC 


ipinanatang sumpa: “Ikaw ay isang saserdote hang- 
gang sa panahong walang takda ayon sa paraang 
gaya ng kay Melquisedec!” (Aw 110:1, 4) Dahil sa ki- 
nasihang awit na ito, kinilala ng mga Hebreo na ha- 
hawakan ng ipinangakong Mesiyas ang katungkulan 
kapuwa ng saserdote at ng hari. Sa liham ng apostol 
na si Pablo sa mga Hebreo, tiniyak niya ang pagka- 
kakilanlan ng isa na inihula, anupat tinukoy “si Je- 
sus, na naging isang mataas na saserdote ayon sa 
paraang gaya ng kay Melquisedec magpakailan- 
man.”---Heb 6:20: 5:10, tingnan ang TIPAN. 

Tuwirang hinirang. Maliwanag na si Jehova 
ang humirang kay Melquisedec upang maging sa- 
serdote. Nang talakayin ni Pablo ang katayuan ni 
Jesus bilang dakilang Mataas na Saserdote, sinabi 
niya na ang isang tao ay hindi tumatanggap ng ka- 
rangalan “ayon sa kaniyang sariling kagustuhan, 
kundi tangi lamang kung tinawag siya ng Diyos, na 
gaya rin ni Aaron.” Ipinaliwanag din niya na “hindi 
niluwalhati ng Kristo ang kaniyang sarili sa pagi- 
ging mataas na saserdote, kundi niluwalhati ni- 
yaong nagsalita may kinalaman sa kaniya: ‘Ikaw 
ang aking anak, ako, ngayon, ako ay naging iyong 
ama,” at pagkatapos ay ikinapit ng apostol kay 
Jesu-Kristo ang makahulang mga salita ng Awit 
110:4.- Heb 5:1, 4-6. 

“Tumanggap ng mga ikapu mula kay Levi. 
Ang katayuan ni Melquisedec bilang saserdote ay 
hindi kaugnay ng pagkasaserdote sa Israel, at gaya 
ng ipinakikita ng Kasulatan, iyon ay nakahihigit 
sa Aaronikong pagkasaserdote. Ang isang salik na 
nagpapahiwatig nito ay ang paggalang na ipinakita 
kay Melquisedec ni Abraham, ang ninuno ng buong 
bansang Israel, pati na ng makasaserdoteng tribo ni 
Levi. Si Abraham, ang “kaibigan ni Jehova,” na na- 
ging “ama ng lahat niyaong may pananampalataya” 
(San 2:23, Ro 4:11), ay nagbigay ng ikasampu, 
o “ikapu,” sa saserdoteng ito ng Kataas-taasang 
Diyos. Ipinakita ni Pablo na ang mga Levita ay lumi- 
kom ng mga ikapu mula sa kanilang mga kapatid, 
na lumabas din mula sa mga balakang ni Abraham. 
Gayunman, itinawag-pansin niya na si Melquisedec 
“na ang talaangkanan ay hindi matatalunton mula 
sa kanila ay tumanggap ng mga ikapu mula kay 
Abraham,” at “sa pamamagitan ni Abraham ma- 
ging si Levi na tumatanggap ng mga ikapu ay nag- 
bayad ng mga ikapu, sapagkat siya ay nasa mga ba- 
lakang pa ng kaniyang ninuno nang salubungin 
siya ni Melquisedec.” Kaya bagaman ang mga Levi- 
tikong saserdote ay tumanggap ng mga ikapu mula 
sa bayan ng Israel, sila naman, na kinatawanan ng 
kanilang ninunong si Abraham, ay nagbayad ng 
mga ikapu kay Melquisedec. Bukod diyan, masasa- 
bing nakahihigit ang pagkasaserdote ni Melquisedec 


7 


370 


sapagkat pinagpala niya si Abraham, anupat itina- 
wag-pansin ni Pablo na “ang mababa ay pinagpapa- 
la ng mas dakila.” Sa gayong mga kadahilanan, si 
Melquisedec ay angkop na lumarawan sa dakilang 
Mataas na Saserdote na si Jesu-Kristo.---Heb 7:4-10. 
Walang mga hinalinhan ni mga kahalili. Ma- 
linaw na ipinakita ni Pablo na ang kasakdalan 
ay hindi matatamo sa pamamagitan ng Levitikong 
pagkasaserdote, sa gayon ay kailangan ang isang 
saserdote “ayon sa paraang gaya ng kay Melquise- 
dec.” Itinawag-pansin niya na si Kristo ay nagmula 
sa Juda, isang di-makasaserdoteng tribo, ngunit bi- 
nanggit niya ang pagkakatulad ni Jesus kay Melqui- 
sedec at ipinakita na si Jesus ay naging saserdote 
“hindi ayon sa kautusan ng isang utos na nakasa- 
lig sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng 
isang buhay na di-masisira.” Si Aaron at ang kani- 
yang mga anak ay naging mga saserdote nang wa- 
lang sumpa, ngunit ang pagkasaserdote ni Kristo ay 
iginawad sa pamamagitan ng isang sumpa ni Jeho- 
va. Gayundin, samantalang ang mga Levitikong sa- 
serdote ay namamatay at kinakailangang halinhan, 
ang binuhay-muling si Jesu-Kristo “palibhasa'y na- 
nanatiling buhay magpakailanman ay nagtataglay 
ng kaniyang pagkasaserdote nang walang mga ka- 
halili” at sa gayon ay magagawa niyang “iligtas 
nang lubusan yaong mga lumalapit sa Diyos sa pa- 
mamagitan niya, sapagkat siya ay laging buhay 
upang makiusap para sa kanila.”---Heb 7:11-25. 


Paanong si Melquisedec ay 
“walang pasimula ng mga araw 
ni wakas ng buhay”? 


Itinampok ni Pablo ang isang namumukod- 
tanging katotohanan tungkol kay Melquisedec nang 
sabihin niya: “Sa pagiging walang ama, walang 
ina, walang talaangkanan, walang pasimula ng mga 
araw ni wakas ng buhay, kundi ginawang tulad ng 
Anak ng Diyos, siya ay nananatiling isang saserdo- 
te nang walang hanggan.” (Heb 7:3) Tulad ng ibang 
mga tao, si Melquisedec ay ipinanganak at siya ay 
namatay. Gayunman, hindi binanggit ang mga pa- 
ngalan ng kaniyang ama at ina, hindi sinabi kung 
saang angkan siya nagmula at kung sino ang na- 
ging mga supling niya, at walang impormasyon sa 
Kasulatan tungkol sa pasimula ng kaniyang mga 
araw o sa wakas ng buhay niya. Kaya si Melquisedec 
ay angkop na lumarawan kay Jesu-Kristo, na ang 
pagkasaserdote ay walang wakas. Kung paanong 
walang binabanggit sa ulat na may hinalinhan si 
Melquisedec sa pagkasaserdote o na may naging ka- 
halili niya, si Kristo rin ay walang hinalinhang ma- 
taas na saserdoteng katulad niya, at ipinakikita ng 


371 


Bibliya na walang sinumang hahalili sa kaniya. Bu- 
kod diyan, bagaman ipinanganak si Jesus sa tribo ni 
Juda at sa makaharing linya ni David, ang kaniyang 
pinagmulang angkan sa laman ay walang kinala- 
man sa kaniyang pagkasaserdote, ni dahil man sa 
angkang pinagmulan niya bilang tao kung kaya ini- 
atas sa kaniya kapuwa ang katungkulan ng saserdo- 
te at ng hari. Ang mga bagay na ito ay resulta ng 
sumpa ni Jehova sa kaniya. 

Ayon sa isang pangmalas na lumilitaw sa mga 
Targum ng Jerusalem at na tinatanggap ng mara- 
ming Judio at ng iba pa, si Melquisedec at ang anak 
ni Noe na si Sem ay iisa. Si Sem ay buhay pa noon 
at buhay pa rin nang mamatay ang asawa ni Abra- 
ham na si Sara. Gayundin, espesipikong pinagpala 
ni Noe si Sem. (Gen 9:26, 27) Ngunit ang pag- 
uugnay na ito ay hindi matiyak. Hindi isiniwalat sa 
Kasulatan ang nasyonalidad, talaangkanan, at mga 
supling ni Melquisedec, at may mabuti namang da- 
hilan. Sa ganitong paraan ay maaari siyang lumara- 
wan kay Jesu-Kristo, na sa pamamagitan ng ipina- 
natang sumpa ni Jehova ay “naging isang mataas 
na saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melqui- 
sedec magpakailanman. ”---Heb 6:20. 


MEM [^; pinal, O]. Ang ika-13 titik ng alpabe- 
tong Hebreo. Isa ito sa limang titik Hebreo na may 
ibang anyo kapag ginagamit bilang huling titik ng 
isang salita. Sa Hebreo, lumilitaw ito bilang ang 
unang titik sa bawat isa sa walong talata sa Awit 
119:97-104: tingnan ang HEBREO, II. 


MEMFIS. Isa sa mga kabisera ng sinaunang 
Ehipto, iniuugnay sa mga guho ng Mit Rahiney, 
mga 23 km (14 na mi) sa T ng Cairo, sa K panig ng 
Ilog Nilo. Sa loob ng mahabang panahon, ang Mem- 
fis ang pinakamahalagang lunsod sa “Mababang 
Ehipto” (samakatuwid nga, ang pook ng Delta at 
isang maliit na bahagi sa dakong T nito). 

Sa Oseas 9:6 ang lunsod ay tinatawag na Moph sa 
tekstong Hebreo (isinasaling “Memphis” sa karami- 
hang salin sa Ingles). Sa ibang talata ay tinutukoy 
ito ng Hebreong Noph.--Isa 19:13, Jer 2:16, 44:1, 
46:14, 19: Eze 30:13, 16. 

Kasaysayan. Ayon sa alamat na isinalaysay ng 
Griegong istoryador na si Herodotus (Il, 99), ang 
Memfis ay itinatag ng isang tagapamahala na nag- 
ngangalang Menes, gayunman, walang katibayan 
ng kasaysayan ang natuklasan para sa diumano'y 
tagapagtatag na ito ng “Unang Dinastiya” ng mga 
tagapamahalang Ehipsiyo. 

Ang heograpikong lokasyon ng Memfis ay angkop 
na angkop para sa isang kabiserang lunsod ng lupa- 
ing ito ng Nilo. Palibhasa'y bahagya lamang na 
nasa timog ng pinakapuno ng Delta (samakatuwid 
nga, ang dako kung saan nagsasanga-sanga ang 


MEMFIS 


Hog Nilo), makokontrol nito hindi lamang ang pook 
ng Delta sa dakong hilaga kundi gayundin ang mga 
dumaraan sa Nilo. Dahil sa disyerto at mga bundok 
ay mahirap puntahan ang lunsod mula sa K, at ang 
Nilo mismo at ang mga burol sa ibayo nito ay nag- 
silbing proteksiyon mula sa S. Sa gayon, ang Mem- 
fis, na nasa hanggahan sa pagitan ng Mataas (timu- 
gan) at Mababang (hilagaang) Ehipto, ang may 
hawak ng pinakasusi sa buong Ehipto noong sinau- 
nang panahon, gaya rin sa ngayon ng makabagong 
Cairo na nasa isang kalapit na lokasyon. 

Komersiyo. Ang lunsod na ito ay isang mala- 
king sentro ng komersiyo sa buong kasaysayan nito, 
anupat humina lamang pagkatapos ng pananakop 
ng Gresya nang ang Alejandria sa hilagaang bayba- 
yin ang maging pinakamaunlad na daungan ng 
bansa. Ayon sa ilang istoryador, napabantog ang 
Memfis dahil sa paggawa nito ng kristal, anupat ang 
Roma ang pangunahing umaangkat ng mga panin- 
da nito. Nagtanim din ng mga punong akasya sa lu- 
gar na iyon upang magsuplay ng kahoy para sa 
paggawa ng muwebles, mga barko para sa huk- 
bong-dagat ng Ehipto, at mga sandata sa militar. 

Pulitika. Gayundin kung tungkol sa pulitika, 
ang Memfis ay naging lubhang prominente, lalo 
na noong yugto na tinatawag ng mga Ehiptologo 
na “Matandang Kaharian” at hanggang sa “Kala- 
gitnaang Kaharian.” Naniniwala ang karamihan sa 
mga istoryador na ang sentro ng pamahalaan ng pi- 
nakamaaagang dinastiya ay nasa Memfis, bagaman 
marahil ay inilipat sa Thebes (No-amon sa Bibliya, 
mga 480 km [300 mi] sa dako pang T) nang ilang 
panahon. Malamang na nasa Memfis pa ang kabise- 
ra nang si Abraham ay dumalaw sa Ehipto at mag- 
karoon ng masamang karanasan dahil sa Paraong 
namamahala noon.---Gen 12:10-20. 

Waring ipinakikita ng katibayan sa Bibliya na no- 
ong panahon ng pakikipamayan ng mga Israelita sa 
Ehipto, ang kabisera ng Ehipto ay nasa Mababang 
(Hilagaang) Ehipto na mula roon ay madaling ma- 
rarating ang lupain ng Gosen, kung saan nananaha- 
nan ang mga Israelita. (Gen 47:1, 2; tingnan ang 
GOSEN Blg. 1.) Ang pakikipagtagpo ni Moises kay Pa- 
raon 'sa tabi ng Ilog Nilo” ay waring sumusuporta sa 
bagay na ang kabisera ay nasa Memfis sa halip na 
nasa ibaba sa pook ng Delta (gaya ng iminumung- 
kahi ng ilan), sapagkat ang Nilo ay nahahati sa ilang 
sanga pagdating sa Delta.---Exo 7:15. 

Dahil sa pagiging prominente nito, ang Memfis ay 
lumilitaw sa ilang hula may kinalaman sa Ehipto. Sa 
Jeremias 2:16, tinukoy ng propeta ang Nop (Memfis) 
at Tapanes (isang lunsod sa pook ng Delta) bilang 
“nanginginain sa [Israel] sa tuktok ng ulo,” samaka- 
tuwid nga, nananamsam sa Israel at sa wari ay ki- 
nakalbo ito. Nangahulugan ito ng kahihiyan para sa 


MEMFIS 


nag-aangking bayan ng Diyos, kasabay ng dalam- 
hati. (Ihambing ang 2Ha 2:23, Isa 22:12.) Sa kaso 
kapuwa ng hilagang kaharian ng Israel at ng timu- 
gang kaharian (Juda), ang Ehipto, na dito ay kina- 
katawanan ng Memfis at Tapanes, ay napatunayang 
hindi maaasahan para sa tulong at suporta, at kasa- 
bay nito ay handa itong magsamantala sa katipang 
bayan ng Diyos para sa pansariling kapakinaba- 
ngan.--Os 7:11, Isa 30:1-3, 2Ha 23:31-55. 

Relihiyon. Ang Memfis ay isang sentro ng re- 

lihiyon at kaalaman sa Ehipto, ngunit noong ikawa- 
long siglo B.C.E., inihula ni Isaias na ang ipinagma- 
malaking karunungan ng mga prinsipe (marahil ay 
makasaserdoteng mga prinsipe) ng Nop (Memfis) 
ay mabibigo at ang Ehipto ay maililigaw. (Isa 19:13) 
Maliwanag na ang gayong mga tagapayo ay nagta- 
guyod ng huwad na pagkadama ng katiwasayan sa 
Ehipto may kinalaman sa mapanalakay na kapang- 
yarihan ng Asirya. 
Ang mga bantayog ng paghahari sa Ehipto ng 
Etiopeng si Haring Tirhaka ay natagpuan sa Mem- 
fis. Bagaman nakaligtas si Tirhaka sa kaniyang pa- 
kikipagsagupaan sa Asiryanong si Haring Senakerib 
sa Canaan (732 B.C.E.: 2Ha 19:9), nang maglaon ay 
pinangalat ng anak ni Senakerib na si Esar-hadon 
ang hukbong Ehipsiyo, anupat sapilitang pinaurong 
ang mga ito sa Memfis. Ang sariling ulat ni Esar- 
hadon hinggil sa sumunod na labanan ay kababasa- 
han: “Pinangunahan ko ang pagkubkob sa Memfis, 
ang maharlikang tirahan niya [ni Tirhaka], at nilu- 
pig ito sa loob ng kalahating araw sa pamamagitan 
ng malalaking hukay sa lupa, mga sira sa pader at 
mga hagdanang pansalakay: winasak ko (ito), gini- 
ba (ang mga pader nito) at sinunog ito.” (Ancient 
Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 293) Lumilitaw na pagkalipas ng ilang taon ay na- 
bawi ng mga hukbo ng Ehipto ang Memfis, anupat 
nagsagawa ng lansakang pagpatay sa garison ng 
mga Asiryano. Ngunit si Ashurbanipal, anak ni 
Esar-hadon, ay humayo patungong Ehipto at itina- 
boy ang mga tagapamahala mula sa Memfis at pi- 
naatras sa Nilo (patimog). 

Nang humina ang Asirya noong huling bahagi ng 
ikapitong siglo B.C.E., ang Memfis ay nabalik sa ila- 
lim ng ganap na kontrol ng Ehipto. Kasunod ng pag- 
titiwang wang sa Juda ng Babilonyong si Haring Na- 
bucodonosor noong 607 B.C.E., ang lumilikas na 
mga Judio ay tumakas patungong Ehipto, anupat 
nanirahan sa Memfis at sa iba pang mga lunsod. (Jer 
44:1) Sa pamamagitan ng kaniyang mga propetang 
sina Jeremias at Ezekiel, hinatulan sila ni Jehova ng 
kasakunaan at inihula na sasaktan ni Nabucodonosor 
ang Ehipto ng isang mapangwasak na dagok, anupat 
ang Memfis (Nop) ang makararanas ng buong pu- 
wersa ng pagsalakay. (Jer 44:11-14, 46:13, 14, 19, 


372 


Eze 30:10-13) Ang mga Babilonyong sasalakay sa 
Memfis ay buong-pagtitiwalang lulusob sa lunsod 
samantalang araw na araw.---Eze 30:16. 

Ang Memfis ay muli na namang dumanas ng ma- 
tinding pagkatalo sa mga kamay ng Persianong si 
Haring Cambyses noong 525 B.C.E., anupat mag- 
mula noon ay naging sentro ng nasasakupan ng 
isang Persianong satrapa. Ang lunsod ay hindi na 
kailanman lubusang nakabawi mula sa mga epekto 
ng pananakop na ito. Sa pagbangon ng Alejandria sa 
ilalim ng mga Ptolemy, ang Memfis ay unti-unting 
humina at pagsapit ng ikapitong siglo ng Karani- 
wang Panahon ay naging malalawak na guho. 

Kabilang ang Memfis sa mga pangunahing sagra- 
dong lunsod ng sinaunang Ehipto, kasama ng kala- 
pit na On (Heliopolis). (Gen 41:50) Ang mga damba- 
na na inialay sa diyos na si Ptah at sa sagradong 
toro na si Apis ay may pantanging kahalagahan. 
Ang diyos na si Ptah, ayon sa “teolohiya ng Memfis” 
na kinatha ng mga saserdote ng Memfis, ay ang 
manlalalang (kahati niya sa karangalang ito ang 
ibang mga diyos na gaya nina Thoth, Ra, at Osiris), 
at ang kaniyang mitolohikal na gawain ay lumilitaw 
na itinulad sa aktuwal na papel ng Paraon sa mga 
gawain ng mga tao. Inilalarawan ng klasikal na mga 
istoryador na ang templo ni Ptah sa Memfis ay pi- 
nalalaki at pinagaganda sa pana-panahon. Napapa- 
lamutian ito ng pagkalaki-laking mga estatuwa. 

Ang torong Apis, isang buhay na toro na may 
pantanging tanda, ay inaalagaan sa Memfis at sina- 
samba bilang ang pagsasaanyong-laman ng diyos 
na si Osiris, bagaman sa ilang alamat ay iniuugnay 
rin ito sa diyos na si Ptah. Kapag namatay ito, isang 
pangmadlang pagdadalamhati ang isinasagawa, at 
binibigyan ang toro ng isang kahanga-hangang li- 
bing sa kalapit na Saqqara. (Nang ang libingan doon 
ay buksan noong ika-19 na siglo, natagpuan ng mga 
imbestigador ang mga embalsamadong katawan ng 
mahigit sa 60 toro at baka.) Ang pagpili ng isang ba- 
gong torong Apis at ang pagluluklok nito sa trono sa 
Memfis ay isang seremonyang ganito rin karangya. 
Maaaring naimpluwensiyahan ng pagsambang ito 
ang mapaghimagsik na mga Israelita sa kanilang 
ideya na sambahin si Jehova sa pamamagitan ng 
isang ginintuang guya. (Exo 32:4, 5) Ang pagsam- 
ba sa banyagang diyosa na si Astarte ay naging pro- 
minente rin sa Memfis, at may mga templo para sa 
mga diyos at mga diyosa ng Ehipto na gaya nina 
Hathor, Amon, Imhotep, Isis, Osiris-Sokar, Anubis, 
at iba pa. Ang buong hanay na ito ng mga sinau- 
nang bathala at ang kanilang mga idolo ay nakata- 
lagang puksain ayon sa hatol ng Diyos.---Eze 30: 13. 

Maharlikang mga dakong libingan. Ang 
katibayan ng kahalagahan ng Memfis noong naka- 
lipas ay makikita sa malalawak na libingan malapit 


373 


sa sinaunang lokasyon, anupat ang mga lugar na ito 
ay kinatatayuan ng mga 20 piramide o maharlikang 
bantayog na libingan. Ang pagiging prominente ng 
Memfis bilang isang maharlikang dakong libingan 
ay walang alinlangang ipinahihiwatig ng hula ni 
Oseas laban sa walang-pananampalatayang Israel 
noong ikawalong siglo B.C.E., sa pagsasabing “titi- 
punin sila ng Ehipto, ang Memfis naman ang mag- 
lilibing sa kanila.” (Os 9:6) Kabilang sa mga pirami- 
de na matatagpuan sa Saqqara, malapit sa Memfis, 
ay ang Step Pyramid na itinayo ni Haring Djoser 
(“Ikatlong Dinastiya"), na itinuturing na ang pinaka- 
matandang walang-suhay na kayariang bato na na- 
tuklasan. Sa mas dako pang KHK ng Memfis ay 
naroon ang lalo pang higit na kahanga-hangang 
mga piramide ng Giza at ang Great Sphinx. Sa nga- 
yon tanging ang mga libingang ito at ang katulad 
na mga kayariang bato ang nalalabing palatandaan 
ng nakalipas na kaluwalhatian ng Memfis sa relihi- 
yon. Gaya ng inihula, ang lunsod ay naging “isang 
bagay lamang na panggigilalasan. ”---Jer 46: 19. 


MEMORYAL. 
NOON. 


Tingnan ang HAPUNAN NG PANGI- 


MEMUCAN. Ang punong tagapagsalita para 
sa pitong Medo-Persianong prinsipe noong pagka- 
kataong tumangging sumunod si Vasti kay Ha- 
ring Ahasuero. (Es 1:13-15) Sa opinyon ni Memu- 
can, ginawan ni Vasti ng mali hindi lamang ang 
hari kundi maging ang mga prinsipe at ang bayan 
ng imperyo at dahil dito ay dapat itong alisin bilang 
reyna, upang sa gayon ay matuto ang lahat ng mga 
asawang babae sa imperyo na maging masunurin 
sa kani-kanilang mga asawang lalaki. Sumang-ayon 
ang hari at ang iba pang prinsipe kay Memucan, at 
isang batas ng hari hinggil dito ang isinulat kasama 
ng di-mababagong mga kautusan ng mga Medo at 
mga Persiano.---Es 1:16-22. 

Ang “pitong prinsipe ng Persia at Media” na ito ay 
“bihasa sa kautusan at mga usapin sa batas.” Sila 
ang pinakamalalapit na tagapayo ng hari, anupat 
“nakaupo sa mga pangunahing dako sa kaharian.” 
(Es 1:13, 14) Ang bagay na ang hukumang Persiano 
ay mayroon ngang sanggunian na binubuo ng pi- 
tong tagapayo ay pinagtitibay ng Ezra 7:14. 


MENA. Isang malayong ninuno ni Jesu-Kristo 
sa panig ng ina, hindi malayo ang kaugnayan kay 
David.--Luc 3:31. 


MENAHEM [Isa na Umaaliw]. Anak ni Gadi at 
hari ng Israel sa loob ng sampung taon mula noong 
mga 790 B.C.E. Nang malaman niyang pinaslang ni 
Salum si Haring Zacarias, pumaroon siya mula sa 
Tirza patungong Samaria at pinatay roon ang ma- 


MENE 


mamaslang. Nang magkagayon ay hinawakan niya 
ang pamamahala. Maliwanag na noong maagang 
bahagi ng kaniyang paghahari, pinabagsak ni Me- 
nahem ang Tipsa “at ang lahat ng naroon at ang 
teritoryo nito mula sa Tirza, sapagkat hindi ito 
nagbukas.” Lumilitaw na ang bayan ay atubiling 
pagbuksan siya ng pintuang-daan nito. (LXX, Vg, 
Sy) Pinagmalupitan niya ang taong-bayan: “Ang la- 
hat ng babae nito na nagdadalang-tao ay kaniyang 
winakwak.”---2Ha 15:10, 13-17. 

Ginawa ni Menahem ang masama sa paningin ni 
Jehova. Itinaguyod niya ang pagsamba sa guya, 
anupat hindi niya nilisan ang mga kasalanan ni Je- 
roboam, ang unang hari ng sampung-tribong kaha- 
rian. Noong panahon ng kaniyang paghahari, sina- 
lakay ni Haring Pul (Tiglat-pileser III) ang Israel, at 
si Menahem ay napilitang magbayad sa Asiryanong 
monarkang iyon ng “isang libong talento na pi- 
lak.” (56,606,000) Nakuha niya ang kabuuang hala- 
gang ito sa pamamagitan ng pagpapataw ng hala- 
gang 50 siklong pilak sa bawat isa sa “magigiting 
at makapangyarihang mga lalaki” ng Israel. Ya- 
mang ang isang talento na pilak ay katumbas ng 
mga 3,000 siklo, kinuha ang pilak mula sa mga 
60,000 katao. Ibinigay ni Menahem ang pilak sa ha- 
ring Asiryano, “upang ang mga kamay nito ay su- 
makaniya at upang pagtibayin ang kaharian sa ka- 
niyang sariling kamay.” Pagkatanggap sa halagang 
ito, nilisan ni Pul ang lupain.---2Ha 15:19, 20. 

Binabanggit si Menahem sa isang inskripsiyon 
ni Tiglat-pileser III bilang “Menahem ng Samaria” 
(Me-ni-hi-im-me “Sa-me-ri-na-a-a), anupat nakata- 
la roon, kasama ng Siryanong si Haring Rezon (Ra- 
hi-a-nu) at Haring Hiram (Hi-ru-um-mu) ng Tiro 
(naiiba sa Hiram noong mga araw ni David), bilang 
isang tagapamahala na inangkin ng Asiryanong 
monarkang iyon na nagbayad sa kaniya ng tributo. 
(Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 
1974, p. 282, 283) Namatay si Menahem noong mga 
781 B.C.E., at hinalinhan siya ng kaniyang anak na 
si Pekahias sa trono ng Israel.---2Ha 15:22. 


MENE. Ang pambungad na salita ng isang ma- 
hiwagang mensahe na makahimalang isinulat sa 
palitada ng pader ng bulwagang pampiging ni Ha- 
ring Belsasar sa Babilonya noong gabi ng Oktu- 
bre 5, 539 B.C.E. (kalendaryong Gregorian), mis- 
mong bago bumagsak ang lunsod sa mga Medo at 
mga Persiano. Ayon kay Daniel, na binigyan ni 
Jehova ng kapangyarihang basahin ang inskripsi- 
yon at bigyan ito ng pakahulugan, ang sulat ay 
kababasahan: “MENE, MENE, TEKEL at PARSIN.” 
(Dan 5:25) Maliwanag na ang inskripsiyong iyon ay 
binubuo lamang ng mga katinig at nangangaila- 
ngan ng may-katalinuhan at wastong pagbigkas, 


MENSAHERO 


at gayundin ng tamang pagpapakahulugan. Ang 
mga salita mismo ay literal na nangangahulugang: 
“Isang mina, isang mina, isang siklo, at kalahating 
mga siklo.” 

Sa pagbibigay ng tumpak na pakahulugan, sinabi 
muna ni Daniel: “Ito ang pakahulugan ng salita: 
MENE, binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong 
kaharian at winakasan iyon.” (Dan 5:26) Maging sa 
pamamagitan lamang ng bahaging iyon ng mensa- 
he, dapat ay naging malinaw na kay Haring Belsa- 
sar ang mga bagay-bagay. Inalis ni Jehova sa trono 
ang dakilang si Nabucodonosor, na naging mas ma- 
kapangyarihan kaysa kay Belsasar. Kaya magagawa 
Niyang paikliin ang bilang ng mga araw ng pagha- 
hari ni Belsasar at niyaong sa kaniyang kasamang- 
tagapamahala at ama, si Nabonido. Kayang pasapi- 
tin ni Jehova ang kawakasan ng dinastiyang ito. 
Ang salitang “MENE” ay makalawang ulit na lumi- 
taw sa inskripsiyon, marahil dahil ang mensahe ay 
kumakapit sa dalawang tagapamahala sa kaharian 
ng Babilonya noong panahong iyon, kay Nabonido 
at kay Belsasar. Gayunman, sa pagbibigay ng paka- 
hulugan, ginamit ni Daniel ang “MENE” nang min- 
san lamang, posibleng dahil si Belsasar lamang ang 
naroroon noong pagkakataong iyon. 

Hindi isinisiwalat ng Bibliya kung bakit hindi na- 
gawang basahin ng sinuman sa marurunong na tao 
ng Babilonya ang sulat. (Dan 5:8) Maaaring ito ay 
dahil sa mahiwagang katangian ng mensahe, o ma- 
aaring ang sulat mismo ay nasa mga titik o wika na 
hindi nila alam. 


MENSAHERO. Isang tagapagdala ng mensa- 
he na maaaring bibigan o nakasulat, o isa na isinu- 
go upang gawin ang isang atas. (Gen 32:3-6, Huk 
6:34, 35; 11:12-27, 2Sa 5:11, 1Ha 19:2, 2Ha 19:8-14, 
Luc 7:18-24, 9:52) Kung minsan, mga mananak- 
bo ang gumaganap ng ganitong tungkulin. (2Cr 
30:6-10: Jer 51:31) Para sa mas mabilis na ko- 
munikasyon, isinusugo ang mga mensahero sakay 
ng mga kabayo. (2Ha 9:17-19, Es 8:10-14: ting- 
nan ang Suco.) Kabilang sa mga mensahero no- 
ong sinaunang mga panahon ang mga tagapagbali- 
tang naghahayag sa madla ng mga batas ng hari 
o ng estado. (Dan 3:4-6, 5:29) Maaaring isugo ang 
mga mensahero upang humiling ng kapayapaan 
(Isa 33:7), upang humiling ng tulong na pangmilitar 
(2Ha 16:7, 17:4), o upang humingi ng tributo o pa- 
sukuin ang isang lunsod (1Ha 20:1-9, 2Ha 18:17- 
35). Malaya silang pinararaan sa mga hangganan 
upang maisakatuparan nila ang kanilang misyon. 
Ang pagmamalupit sa mga mensahero ng hari na 
isinugo upang dumalaw bilang pagbibigay-galang 
ay napakaselan anupat maaari itong humantong sa 
digmaan.---2Sa 10:1-7, tingnan ang EMBAHADOR. 


374 


Kapuwa ang mga salitang Hebreo at Griego para 
sa “mensahero” ay maaaring tumukoy sa mga espi- 
ritung mensahero, o mga anghel. (Aw 104:4: Ju 
1:51) Batay sa konteksto, maaaring malaman kung 
ang mensaherong tinutukoy ay tao o anghel. Halim- 
bawa, sa Isaias 63:9, maliwanag na ang “sariling 
mensahero” ni Jehova ay ang kaniyang anghel, ya- 
mang ang mensaherong ito ang nagligtas sa mga 
Israelita.---Ihambing ang Exo 14:19, 20. 

Bukod sa paggamit ng mga anghelikong mensa- 
hero upang maghatid ng impormasyon sa mga lala- 
ki at mga babae sa lupa at upang gumanap ng iba 
pang mga atas (tingnan ang ANGHEL), paulit-ulit 
ding gumamit si Jehova ng mga taong mensahero. 
Ang kaniyang mga propeta at mga saserdote ay na- 
ging mga mensahero niya sa bansang Israel. (2Cr 
36:15, 16: Hag 1:13: Mal 2:7) Tiyak ang katuparan 
ng mga kapahayagan ng kaniyang mga propeta, sa- 
pagkat si Jehova “ang Isa na lubusang tumutupad sa 
panukala ng kaniyang mga mensahero. "---Isa 44:26. 

“Mensahero ng Tipan.” Bilang katuparan ng 
Malakias 3:1, dumating si Juan na Tagapagbautismo 
upang maging mensahero na maghahanda ng daan 
sa harap ni Jehova sa pamamagitan ng paghahanda 
sa mga Judio para sa pagdating ng punong kinata- 
wan ng Diyos, si Jesu-Kristo.--Mat 11:10, 11, Mar 
1:1-4, Luc 7:27, 28. 

Bilang ang inihulang “mensahero ng tipan,” si 
Jesu-Kristo ay dumating sa templo at nilinis niya 
iyon. (Mat 21:12, 13; Mar 11:15-17: Luc 19:45, 46) 
Maliwanag na siya ang mensahero ng tipang Abra- 
hamiko, yamang ang tipang ito ang saligan upang 
sa mga Judio unang maibigay ang pagkakataong 
maging mga tagapagmana ng Kaharian. Ito ang ti- 
pang binanggit ni Pedro nang manawagan siya sa 
mga Judio na magsisi. Kapansin-pansin din na ang 
tipang Abrahamiko ay tinukoy ng ama ni Juan na 
Tagapagbautismo, si Zacarias, may kaugnayan sa 
pagbabangon ni Jehova ng “isang sungay ng kalig- 
tasan sa sambahayan ni David, anupat ang sungay 
na ito ay ang Mesiyas.--Ihambing ang Mat 10:5-7, 
15:24: 21:31, Luc 1:69-75, Gaw 3:12, 19-26. 


MENUHOT [Mga Pahingahang-Dako]. Ayon sa 
tekstong Masoretiko, lumilitaw na isang Judeanong 
pamilya na nagmula kay Sobal. (1Cr 2:4, 52) Ngu- 
nit mas kinikilingan ng ilang iskolar na baguhin ang 
tekstong Hebreo upang kabasahan ng “mga Mana- 
hatita,” gaya ng nasa talata 54. (JB, Mo) At isang 
Judiong komentaryo sa Mga Cronica ang nagbigay 
ng isa pang salin na “na nangasiwa sa kalahati ng 
mga pahingahang-dako” at nagkomento: “Si Sobal 
ang nangasiwa sa kalahati ng mga himpilan ng 
mga pulutong na naglalakbay sa lupain ng Juda.” 
--Soncino Books of the Bible, inedit ni A. Cohen, 
London, 1952, p. 15. 


375 


MEONENIM, MALAKING PUNUNGKA- 
HOY NG [Yaong mga Nagsasagawa ng Mahika]. 
Isang punungkahoy na abot-tanaw sa Sikem, dina- 
anan ng isang pangkat ng mga tauhan ni Ha- 
ring Abimelec bago sila makipaglaban sa mga may- 
ari ng lupain sa lunsod na iyon. (Huk 9:34-37) Ang 
“malaking punungkahoy ng Meonenim” ay salin ng 
mga salitang Hebreo na 'elohn” metoh:nenim!. Ang 
'elohn” ay tumutukoy sa malalaking punungkahoy 
sa pangkalahatan, at ang meʻoh:nenim’ ay isang 
pandiwari na nangangahulugang “yaong mga nag- 
sasagawa ng mahika.” (Tingnan ang Deu 18:14.) 
Maaaring ganito ang ipinangalan sa punungkahoy 
na iyon dahil ang mga Canaanita o ang mga apos- 
tatang Israelita ay nagsagawa ng mahika roon. Ini- 
uugnay rin ng ilang iskolar ang “malaking punung- 
kahoy ng Meonenim” sa “malalaking punungkahoy 
ng More” na inilalarawan ding nasa kapaligiran ng 
Sikem.---Ihambing ang Gen 12:6, 35:4: Huk 9:6. 


MEONOTAI. Isang inapo ni Juda na “naging 
anak si Opra, alinman sa ninuno sa panig ng ama 
ng isang tao na nagngangalang Opra o tagapagta- 
tag ng isang lugar na may gayong pangalan.--1Cr 
4:1, 14. 


MEPAAT. Isang lunsod na orihinal na nakaatas 
sa mga Rubenita ngunit nang maglaon ay ipinagka- 
loob sa mga Meraritang Levita. (Jos 13:15, 18, 21:34, 
36, 37; 1Cr 6:77-79) Noong mga araw ni Jeremias, 
pagkaraan ng mga walong siglo, ang Mepaat ay 
nasa ilalim ng kontrol ng mga Moabita. (Jer 48:21, 
24) Ipinapalagay na ito ay ang Tell Jawa, na mga 
11 km (7 mi) sa T ng “Amman (Raba). Maaaring na- 
panatili sa kalapit na Khirbet Nefa'a (o, Qureiyat 
Nafi') ang sinaunang pangalan na ito. 


MEPIBOSET. 


1. Isa sa dalawang anak ni Haring Saul kay Riz- 
pa na anak na babae ni Aias. (2Sa 21:8) Kabilang 
siya sa pitong inapo ni Saul na ibinigay ni David sa 
mga Gibeonita upang magbayad-sala sa pagtatang- 
ka ni Saul na lipulin sila. (Tingnan ang GIBEON, MGA 
GIBEONITA.) Inilantad ng mga Gibeonita si Mepiboset 
at ang anim pang miyembro ng sambahayan ni Saul 
“sa bundok sa harap ni Jehova,” matapos patayin 
ang mga ito “nang mga unang araw ng pag-aani, sa 
pasimula ng pag-aani ng sebada.” (Ihambing ang Bil 
25:4.) Gayunman, kumilos si Rizpa upang hindi la- 
pitan ng mga ibon at mababangis na hayop ang 
mga ito, at nang maglaon ay iniutos ni David na ti- 
punin ang mga buto ng mga ito at ilibing na kasa- 
ma niyaong kina Saul at Jonatan sa dakong libingan 
ni Kis.---2Sa 21:1-14. 

2. Anak ni Jonatan, apo ni Haring Saul. Nang 
dumating ang ulat mula sa Jezreel tungkol sa pag- 


MEPIBOSET 


kamatay nina Saul at Jonatan, takot na takot na tu- 
makas ang yaya ni Mepiboset buhat ang limang- 
taong gulang na bata. Noong pagkakataong iyon, 
ang bata ay “nahulog at napilay” ang dalawang 
paa. (2Sa 4:4) Sa loob ng ilang taon pagkatapos 
nito, si Mepiboset ay nanirahan sa bahay ni Makir 
na anak ni Amiel sa Lo-debar. Nalaman ito ni Da- 
vid mula kay Ziba, isang dating lingkod sa samba- 
hayan ni Saul. Tiyak na dahil naalaala niya ang ka- 
niyang tipan kay Jonatan (1Sa 20:12-17, 42), nais 
ni David na magpakita ng maibiging-kabaitan sa 
sinumang “natitira sa sambahayan ni Saul.” Dinala 
si Mepiboset sa harap ni David, at nang ipaliwanag 
ng hari na nais niyang magpakita ng maibiging- 
kabaitan kay Mepiboset kung kaya isasauli niya 
rito ang “lahat ng bukid ni Saul” at inaanyayahan 
niya ito na “palagiang kumain ng tinapay sa aking 
mesa, mapagpakumbabang tumugon si Mepibo- 
set: “Ano ang iyong lingkod, anupat ibinaling mo 
ang iyong mukha sa asong patay na gaya ko?” Ga- 
yunman, kaayon ng kagustuhan ni David, si Ziba 
at ang lahat ng tumatahan sa kaniyang bahay 
(kabilang ang 15 anak at 20 lingkod) ay naging 
mga lingkod ni Mepiboset, na siyang binigyan ng 
ari-arian ni Saul. Pagkatapos ay nanirahan siya sa 
Jerusalem at palagiang kumain sa mesa ng hari. 
--2Sa 9. 

Nang tumakas si David mula sa Jerusalem dahil 
sa sabuwatang binuo ni Absalom, sinalubong siya 
ni Ziba, na naglaan sa kaniya ng mga panustos. 
Nang itanong ni David kay Ziba kung nasaan si 
Mepiboset, sumagot ito: “Doon siya nananahanan 
sa Jerusalem, sapagkat sinabi niya: “Ngayon ay isa- 
sauli sa akin ng sambahayan ng Israel ang mahar- 
likang pamamahala ng aking ama.” Dahil dito ay 
sinabi ng hari kay Ziba: “Narito! Sa iyo na ang lahat 
ng pag-aari ni Mepiboset.” (2Sa 16:1-4) Pagbalik ni 
David sa Jerusalem, sinalubong ni Mepiboset ang 
hari, anupat sinasabi ng ulat na “hindi niya inasi- 
kaso ang kaniyang mga paa ni inasikaso man niya 
ang kaniyang bigote ni nilabhan man niya ang ka- 
niyang mga kasuutan mula nang araw na umalis 
ang hari hanggang sa araw na dumating siyang 
payapa.” Nang itanong ni David kung bakit hindi 
sumama sa kaniya si Mepiboset, ipinaliwanag ni 
Mepiboset na dinaya siya ng kaniyang lingkod at 
sinabi pa: “Sa gayon ay siniraang-puri niya ang 
iyong lingkod sa panginoon kong hari. Ngunit ang 
panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng 
tunay na Diyos” (samakatuwid nga, makikita niya 
ang katotohanan tungkol sa bagay na ito). Maliwa- 
nag na nakita ni David ang kawalang-sala ni Mepi- 
boset, kung kaya binago niya ang una niyang utos 
at sinabi: “Ikaw at si Ziba ay dapat maghati sa bu- 
kid.” Tumugon si Mepiboset: “Kunin niya kahit pa 


MERAB 


ang kabuuan, ngayong ang panginoon kong hari 
ay nakarating na nang payapa sa kaniyang bahay.” 
— 25Sa 19:24-30, ihambing ang Kaw 18:17: 25:8-10. 

Nang hingin ng mga Gibeonita ang kamatayan 
ng mga inapo ni Saul bilang pambayad-sala sa 
pagtatangka ng haring iyon na lipulin sila, naha- 
bag si David kay Mepiboset dahil sa sumpa kay Je- 
hova sa pagitan nina David at Jonatan kung kaya 
pinaligtas niya si Mepiboset. (2Sa 21:7, 8) Wala 
nang iba pang sinabi ang Kasulatan tungkol kay 
Mepiboset, bagaman patuloy na nabuhay ang pa- 
milya ni Saul hanggang sa isang mas huling salin- 
lahi sa pamamagitan ng anak ni Mepiboset na si 
Mica (Mikas). (2Sa 9:12, 1Cr 9:39-44) Maliwanag na 
si Mepiboset ay may isa pang pangalan, Merib- 
baal, gaya ng ipinahihiwatig ng 1 Cronica 8:34 at 
9:40. 


MERAB [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maging marami (sagana) "]. Ang nakata- 
tanda sa dalawang anak na babae ni Haring Saul. 
(1Sa 14:49) Maliwanag na nangako si Saul na ibibi- 
gay niya ang isa sa kanila upang mapangasawa ng 
lalaking makatatalo kay Goliat (1Sa 17:25), at maa- 
aring ito ang dahilan kung bakit inialok niya si Me- 
rab kay David. Pagkatapos ng kaniyang pakikipag- 
sagupa kay Goliat, si David ay napatunayang isang 
marunong at matagumpay na mandirigma laban sa 
mga Filisteo, anupat si Saul ay ‘natakot sa kaniya,’ 
samantalang minahal naman siya ng mga tao sa Is- 
rael at Juda. (1Sa 18:15, 16) Nang ialok ni Saul si 
Merab kay David bilang asawa, pinasigla niya ito na 
patuloy na magpakagiting, habang iniisip sa loob 
niya, “Huwag siyang pagbuhatan ng aking kamay, 
kundi pagbuhatan sana siya ng kamay ng mga Fi- 
listeo,” anupat umaasang mapapatay si David sa la- 
banan. Palibhasa'y mapagpakumbaba, nag-atubili 
si David na tanggapin ang alok na maging manu- 
gang ng hari. Nang maglaon, hindi naman tinupad 
ni Saul ang kaniyang pangako, at si Merab ay hindi 
kailanman naging asawa ni David. Sinasabi ng ulat 
na ang nakababatang anak na babae, si Mical, “ay 
umiibig kay David,” na maaaring nagpapahiwatig 
na hindi iniibig ni Merab si David. Anuman ang ka- 
lagayan, “nangyari nga na nang panahong ibibigay 
si Merab, na anak ni Saul, kay David, siya ay naibi- 
gay na kay Adriel na Meholatita bilang asawa.” 
--1Sa 18:17-20. 

Si Merab ay nagkaanak ng limang lalaki kay 
Adriel. Gayunman, nang maglaon ay ibinigay ni 
David ang mga anak na ito at ang dalawa pang mi- 
yembro ng sambahayan ni Saul sa mga Gibeonita, 
na pumatay naman sa pitong ito. Ginawa ito upang 
magbayad-sala dahil sa pagtatangka ni Saul na lipu- 
lin ang mga Gibeonita.---2Sa 21:1-10. 


376 


Inalagaan ng Kapatid ni Merab ang Kani- 
yang mga Anak. Ayon sa tekstong Masoretiko, 
ang 2 Samuel 21:8 ay may binabanggit na “limang 
anak ni Mical na anak na babae ni Saul na ipinanga- 
nak nito kay Adriel.” Ngunit sinasabi ng 2 Samuel 
6:23 na si Mical ay namatay na walang anak. Lumi- 
litaw na tinangkang ayusin ng ilang eskriba ang su- 
liraning ito kung kaya hinalinhan nila ng pangalan 
ni Merab ang Mical sa 2 Samuel 21:8. Ipinahihiwa- 
tig ito ng paggamit ng Griegong Septuagint (edi- 
syon ni Lagarde) at ng dalawang manuskritong 
Hebreo ng pangalang “Merab” sa talatang ito. Ga- 
yunman, ang isang tradisyonal na paliwanag sa 
2 Samuel 21:8 gaya ng lumilitaw sa halos lahat ng 
iba pang manuskritong Hebreo ay gaya ng sumusu- 
nod: 

Ang kapatid ni Mical na si Merab ay asawa ni 
Adriel at ipinanganak nito kay Adriel ang limang 
anak na pinag-uusapan. Ngunit maagang namatay 
si Merab, at ang kaniyang kapatid na si Mical, na iti- 
nakwil ni David at walang anak, ang bumalikat sa 
pag-aalaga, o pagpapalaki, sa limang bata. Dahil 
dito, tinukoy sila bilang mga anak ni Mical sa halip 
na kay Merab. Kasuwato ng pangmalas na ito sa 
2 Samuel 21:8, ang salin ng Bibliya ni Isaac Leeser 
ay tumutukoy sa “limang anak ni Mical na anak ni 
Saul, na pinalaki niya para kay Adriel,” at isang ta- 
lababa roon ang nagsasabi: “Yamang si Mical ay 
asawa ni David; ngunit ang mga anak ay kay Merab, 
na pinakamatandang anak na babae ni Saul, anupat 
ang mga ito'y malamang na tinuruan ng kapatid na 
babae ni Merab.” Ang mga Targum ay kababa- 
sahan: “Ang limang anak ni Merab (na pinalaki 
ni Mical, na anak na babae ni Saul) na kaniyang 
ipinanganak.” Ang iba pang mga salik, na hindi isi- 
niwalat sa Kasulatan, ay maaaring nakaapekto sa 
paraan ng pagkakasulat ng tekstong ito. 


MERAIAS [posible, Mapaghimagsik]. Isang sa- 
serdote at ulo ng sambahayan ni Seraias sa panig 
ng ama noong mga araw ni Joiakim pagkabalik ng 
mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya.---Ne 
12:12. 


MERAIOT [posible, Mga Mapaghimagsik]. 

1. Isang makasaserdoteng inapo ni Aaron sa pa- 
mamagitan ni Eleazar, tinatawag na “anak ni Zera- 
hias.”--1Cr 6:3-7, 52, Ezr 7:3, 4. 

2. Isang saserdote na kinikilala bilang “anak ni 
Ahitub, isang lider sa bahay ng tunay na Diyos” at 
lumilitaw na ama ni Zadok.--1Cr 9:10, 11, Ne 11:11. 

3. Pinagmulan ng isang makasaserdoteng sam- 
bahayan sa panig ng ama, na ang ulo ay si Helkai 
noong mga araw ni Joiakim. (Ne 12:12, 15) Ang 
“Meraiot,” na pangalan ng sambahayang ito kasu- 
nod ng pagbabalik ng mga Judio mula sa pagkata- 


377 


pon sa Babilonya, ay maaaring ibang anyo ng “Me- 
remot,” ang pangalan ng isa sa mga saserdote na 
sumama kay Zerubabel patungong Jerusalem no- 
ong 537 B.C.E.--Ne 12:1, 3. 


MERARI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “maging mapait”]. Anak ni Levi at kapatid 
nina Gerson (Gersom) at Kohat. (Gen 46:11: 1Cr 6:1, 
16) Yamang si Merari ay binabanggit na pangatlo sa 
mga anak ni Levi, maaaring siya ang pinakabata. 
Isa siya sa 70 miyembro ng sambahayan ni Jacob 
“na pumaroon sa Ehipto.” (Gen 46:8, 11, 26, 27) Si 
Merari ay nagkaroon ng dalawang anak, sina Maha- 
li at Musi (Exo 6:19: 1Cr 6:19), at pinagmulan ng 
mga Merarita, isa sa tatlong pangunahing Levitang 
pamilya.---Bil 26:57. 


MERARITA, MGA [Ni (Kay) Merari]. Isa sa 
tatlong pangunahing pamilya ng mga Levita. Sila'y 
nagmula sa anak ni Levi na si Merari, sa pamama- 
gitan ng mga anak nito na sina Mahali at Musi. 
(Exo 6:16, 19; Bil 3:20, 26:57, 58) Sa unang sensus 
ng mga Israelita sa ilang, may naitalang 6,200 la- 
laking Merarita na mula sa gulang na isang buwan 
pataas. Sa mga ito, 3,200 ang 30 hanggang 50 ta- 
Ong gulang at pumasok sa pangkat na naglilingkod 
“para sa paglilingkod sa tolda ng kapisanan.” (Bil 3: 
33, 34; 4:42-45) Ang pinuno nila noon ay si Zuriel, 
at ang kanilang kampamento ay nasa H panig ng 
tabernakulo. (Bil 3:35) Noong panahon ng pagla- 
lakbay sa ilang, ang tatlong-tribong pangkat ng 
Juda ang unang lumilisan mula sa kampamento. 
Pagkatapos nito, ang mga Gersonita at mga Mera- 
rita ‘bilang mga tagapagdala ng tabernakulo ay lu- 
milisan,' na sinusundan naman ng tatlong-tribong 
pangkat ng Ruben at pagkatapos ay ng mga Koha- 
titang Levita. (Bil 10:14-21) Mga Merarita ang na- 
ngangasiwa sa mga hamba, mga barakilan, mga 
haligi, at sa may-ukit na mga tuntungan ng taber- 
nakulo, gayundin sa “lahat ng mga kagamitan nito 
at lahat ng paglilingkod dito,” bukod pa sa mga ha- 
ligi, may-ukit na mga tuntungan, mga pantoldang 
tulos, at sa mga pantoldang panali ng looban. (Bil 
3:36, 37) Upang mailipat ang mabibigat na bagay 
na ito, pinaglaanan sila ng apat na karwahe at wa- 
long baka. Sa ilang, sila at ang mga Gersonita ay 
nasa “ilalim ng kamay” ng anak ni Aaron na si Ita- 
mar.--Bil 7:6-8. 

Nang hati-hatiin ang Lupang Pangako sa ilalim 
ng pangangasiwa ni Josue, 12 lunsod ang iniatas sa 
mga Merarita, tig-aapat mula sa mga teritoryo ng 
mga tribo nina Ruben, Gad, at Zebulon. Ang isa sa 
mga ito, ang Ramot sa Gilead (sa teritoryo ng Gad), 
ay isang “kanlungang lunsod."--Jos 21:7, 34-40, 
1Cr 6:63, 77-81. 


MEREMOT 


Noong panahon ni David, 220 Merarita, kasama 
si Asaias na kanilang pinuno, ang tumulong sa 
ibang mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan 
sa Jerusalem mula sa bahay ni Obed-edom. (1Cr 
15:1-6, 25) Nang magkaroon ng pahingahang-dako 
ang Kaban, “binigyan ni David ng mga katungku- 
lan sa pangunguna sa pag-awit sa bahay ni Jeho- 
va” ang ilang Merarita. (1Cr 6:31, 44-47) Ang ibang 
Merarita ay inatasan bilang mga bantay ng pintu- 
ang-daan.--1Cr 26:1, 10, 19. 

Noong panahon ng reporma ng Judeanong si 
Haring Hezekias, kabilang ang mga Merarita sa 
mga Levitang naglinis sa templo. (2Cr 29:12, 15) 
Nang maglaon, noong ikapitong siglo B.C.E., ang 
mga Meraritang sina Jahat at Obadias ay inatasan 
ni Haring Josias na mangasiwa sa mga tagapag- 
kumpuni ng templo.---2Cr 34:12, 13. 

Kasama ang mga Merarita sa mga Levitang 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya no- 
ong 537 B.C.E. (1Cr 9:14) Nang maglaon (noong 
468 B.C.E.), kabilang din ang mga Merarita sa mga 
Levitang sumama kay Ezra mula sa Babilonya pa- 
tungong Jerusalem.---Ezr 8:1, 18, 19, 31, 32. 


MERATAIM [malamang, Dobleng Paghihimag- 
sik]. Isang katawagan na kumakapit sa Babilonya o, 
posible, sa isang partikular na teritoryo sa Babilo- 
nia. (Jer 50:21, 23, 24) Maaaring tumutukoy ito sa 
nar marratu sa mga inskripsiyong Babilonyo, itinu- 
turing na ang Gulpo ng Persia sa bahaging pina- 
pasukan ng mga ilog ng Tigris at ng Eufrates. 
Maliwanag na ginamit ito bilang katunog ng pan- 
diwang Hebreo na marah’ (maging mapaghimag- 
sik). Bilang isang doblihang anyo na hinalaw sa 
marah’, ang Merataim ay maaaring tumutukoy sa 
tindi ng paghihimagsik ng Babilonya. Mula noong 
mga araw ng tagapagtatag nito na si Nimrod, ang 
Babilonya ay patuloy na naging mapaghimagsik 
laban kay Jehova.---Gen 10:8-10. 


MERED [Paghihimagsik]. Isang anak ni Ezrah 
na binanggit sa talaangkanan ng tribo ni Juda. Si 
Mered ay nagkaroon ng isang asawang Ehipsiyo, si 
Bitias na anak na babae ni Paraon, na dito ay nag- 
karoon si Mered ng mga anak. (1Cr 4:1, 17, 18) 
Ang asawang “Judio” na binanggit sa talata 18 ay 
maaaring isa pang asawa ni Mered. 


MEREMOT. 

1. Isa sa mga pangulong saserdote na sumama 
kay Zerubabel mula sa Babilonya patungong Jeru- 
salem noong 537 B.C.E. (Ne 12:1-7) Isang makasa- 
serdoteng sambahayan sa panig ng ama ng sumu- 
nod na salinlahi ang may pangalang “Meraiot,” at 
posibleng si Meremot ang pinagmulan nito. (Ne 


MERES 


12:15) Ang mga pangalang ito ay magkatulad ang 
pagkakasulat sa mga titik Hebreo. 

2. Anak ni Urias at isang prominenteng saserdo- 
te noong mga araw nina Ezra at Nehemias. Nang si 
Ezra at ang mga Judiong nalabi ay dumating sa Je- 
rusalem mula sa Babilonya noong 468 B.C.E., si Me- 
remot ay kabilang sa mga saserdote na sa mga ka- 
may ng mga ito ay “tinimbang [nila] ang pilak at 
ang ginto at ang mga kagamitan sa bahay” ni Jeho- 
va. (Ezr 8:31-34) Si Meremot ay isang inapo ni Ha- 
koz na ang ilang inapo ay hindi nakapagpatunay ng 
kanilang talaangkanan. (Ezr 2:61, 62) Ngunit mali- 
wanag na napatunayan ng pangkat ng pamilya na 
kaniyang kinabibilangan ang angkan nito, yamang 
si Meremot ay nakibahagi sa makasaserdoteng mga 
tungkulin. Nakibahagi rin siya sa pagkukumpuni sa 
pader ng Jerusalem sa ilalim ng pangangasiwa ni 
Nehemias.---Ne 3:3, 4, 21. 

3. Isang saserdote, o ang ninuno ng isa sa mga 
nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa “mapagka- 
katiwalaang kaayusan” noong mga araw ni Nehe- 
mias.---Ne 9:38-10:5. 

4. Isang Israelita na kabilang sa “mga anak ni 
Bani” na tumanggap ng mga asawang banyaga 
ngunit nagpaalis sa mga ito “pati na sa mga anak' 
noong mga araw ni Ezra.---Ezr 10:25, 34, 36, 44. 


MERES. [Isa sa pitong prinsipe na sinangguni ni 
Ahasuero nang suwayin siya ni Vasti.--Es 1:14: 
tingnan ang MEMUCAN. 


MERIBA [Pagtatalo]. 

1. Isang lugar sa kapaligiran ng kampamento ng 
mga Israelita sa ilang sa Repidim. Dito makahima- 
lang naglaan si Jehova ng tubig nang hampasin ni 
Moises ng kaniyang tungkod ang bato sa Horeb. 
Pagkatapos nito, tinawag ni Moises na “Masah” (na- 
ngangahulugang “Pagsubok") at “Meriba” (nanga- 
ngahulugang “Pagtatalo”) ang lugar na ito. Ipinaala- 
ala ng mga pangalang ito ang pakikipagtalo ng 
Israel kay Moises at ang pagsubok nila sa Diyos da- 
hil sa kawalan ng tubig.---Exo 17:1-7. 

2. Ang pangalang “Meriba” ay ibinigay rin nang 
maglaon sa isang lokasyon na malapit sa Kades. Da- 
hil din ito sa pakikipagtalo ng Israel kay Moises at 
kay Jehova tungkol sa kawalan ng tubig. (Bil 20:1- 
13) Di-gaya ng lugar na malapit sa Repidim, kung 
saan nagkampo ang mga Israelita nang wala pang 
dalawang buwan pagkalabas nila sa Ehipto (Exo 
16:1, 17:1, 19:1), hindi tinawag na Masah ang Meri- 
ba na ito. Kung minsan, upang ipakita na iba ito sa 
isa pang Meriba, tinutukoy ito ng Kasulatan sa pa- 
mamagitan ng mga pananalitang “tubig ng Meriba” 
(Aw 106:32) o “tubig ng Meriba sa Kades.” (Bil 27:14; 
Deu 32:51) Gayunman, sa Awit 81:7, ang binanggit 
na pagsusuri ni Jehova sa Israel “sa tubig ng Meri- 


378 


ba” ay maaaring tumutukoy sa insidente sa Meriba 
na malapit sa Repidim.--Ihambing ang Deu 33:8. 

Hindi pinabanal nina Moises at Aaron si Jehova 
may kaugnayan sa makahimalang paglalaan ng tu- 
big sa Meriba sa lugar ng Kades. Dahil dito, naiwala 
nila ang pribilehiyong makapasok sa Lupang Panga- 
ko. Ang pangyayaring ito ay waring naganap noong 
ika-40 taon ng pagpapagala-gala ng Israel sa ilang. 
-Bil 20:1, 9-13, 22-28, 33:38, 39. 


MERIBAT-KADES [Pagtatalo sa Kades]. 
Isang timugang hangganan ng teritoryo ng Israel 
ayon sa nakita ni Ezekiel sa pangitain. (Eze 47:13, 
19; 48:28) Ang pangalang Meribat-kades ay tumu- 
tukoy sa pakikipagtalo ng Israel kay Jehova sa “tubig 
ng Meriba” noong nananahanan sila sa Kades.--Bil 
20:1-13, tingnan ang KADES, KADES-BARNEA, MERIBA 
Big. 2. 


MERIB-BAAL [posible, Nakikipaglaban kay 
Baal: o, Si Baal ay Gumagawa ng Legal na Pagta- 
tanggol]. Apo ni Haring Saul, anak ni Jonatan, at 
ama ni Mikas. (1Cr 8:33, 34) Lumilitaw na ito ay isa 
pang pangalan ni Mepiboset. Ang ibang mga tao 
noon ay mayroon ding dalawang pangalan, gaya ni 
Esbaal, na tinawag ding Is-boset.--Ihambing ang 
2Sa 2:8 sa 1Cr 8:33. 

Ang pangalang Merib-baal ay masusumpungan 
sa dalawang waring magkaibang anyong Hebreo 
(Meriv' ba'al at Meri-va'al) sa 1 Cronica 9:40. Ang 
unang anyo ay ginamit din sa 1 Cronica 8:34. Ang 
nagpapahiwatig na iisa ang tinutukoy ay ang ba- 
gay na si Mepiboset ay may isang anak na lalaki 
na nagngangalang Mica at si Merib-baal ay may 
isang anak na nagngangalang Mikas. (Ihambing ang 
2Sa 9:12 sa 1Cr 9:40.) Nagkaroon ng mga anyong 
“Mica” at “Mikas” dahil lamang sa isang maliit na 
pagkakaiba sa baybay ng mga pangalang ito sa He- 
breo. 


MERODAC. Anyong Hebreo ng Marduk, ang 
pinakaprominenteng diyos ng Babilonya, na inihu- 
lang babagsak kasabay ng pagbagsak ng Babilonya. 
--Jer 50:2. 

Tiyak na kinuha sa pangalan ng diyos na ito ang 
mga pangalan ng mga Babilonyong hari na sina 
Merodac-baladan (Isa 39:1) at Evil-merodac (2Ha 
25:27). Nang maging prominente ang Babilonya ma- 
tapos itong italaga ni Haring Hammurabi bilang ka- 
bisera ng Babilonia, nadagdagan din ang importan- 
siya ni Merodac. Nang maglaon, iniukol sa kaniya 
ang mga katangian ng mas naunang mga diyos, at 
ipinapalagay na binago ng mga saserdoteng Babi- 
lonyo ang mitolohikal na mga ulat upang palitawin 
na si Merodac ang pumaslang kay Tiamat at luma- 
lang sa daigdig at sa tao. Sa mga tekstong Babilon- 
yo, si Marduk (Merodac) ay ipinakikilala bilang anak 


379 


ni Ea (diyos na namamahala sa elementong tubig), 
asawa ni Sarpanitu, at ama ni Nebo. 

Ang pagkahari sa Babilonya ay may malapit na 
kaugnayan sa imahen ni Merodac sa kaniyang tem- 
plo, ang Esagila. Noon, ang mga tagapamahala ng 
Babilonya ay hindi itinatalaga sa pamamagitan ng 
koronasyon kundi sila'y nagiging mga hari sa pama- 
magitan ng paghawak sa kamay ni Merodac. Inuulit 
ang seremonyang ito taun-taon sa kapistahan ng Ba- 
gong Taon. Kahit noong panahong pinamamahalaan 
ng Asirya ang Babilonia, ang mga hari ng Asirya ay 
obligadong pumunta sa lunsod ng Babilonya taun- 
taon para sa kapistahan ng Bagong Taon at gawing 
legal ang kanilang karapatan sa trono sa pamamagi- 
tan ng paghawak nila sa kamay ni Merodac. 

May kinalaman sa pagbagsak ng Babilonya, inihu- 
la ng propetang si Jeremias na ‘masisindak’ si Mero- 
dac. Nagkatotoo ito sa diwa na hindi naipagtanggol 
ni Merodac ang dangal ng Kapangyarihang Pandaig- 
dig ng Babilonya. Gayundin, yamang ang mga man- 
lulupig ng Babilonya ay sumasamba sa ibang mga 
bathala, ang kinabukasan ni Merodac ay walang ka- 
tiyakan at puno ng agam-agam.---Jer 50:2, tingnan 
ang BEL, Diyos AT Diyosa, MGA (Mga Bathala ng Ba- 
bilonya). 


MERODAC-BALADAN [mula sa wikang Ba- 
bilonyo, nangangahulugang “Si Marduk ay Nagbigay 
ng Anak']. Ang “anak ni Baladan" at hari ng Babilo- 
nya na nagpadala ng mga liham at isang kaloob kay 
Haring Hezekias ng Juda kasunod ng paggaling ng 
haring iyon mula sa pagkakasakit. (Isa 39:1) Tinata- 
wag siyang “Berodac-baladan” sa 2 Hari 20:12, ngu- 
nit ang pagkakaibang ito ay karaniwan nang itinu- 
turing na bunga ng isang pagkakamali ng eskriba, 
o kaya ay upang kumatawan sa pagsisikap na tum- 
basan ng transliterasyon ang isang Akkadianong 
katinig sa pamamagitan ng paggamit ng isang tu- 
nog na nasa pagitan ng “m” at “b.” 

Ang pangalan ni Merodac-baladan ay lumilitaw sa 
mga inskripsiyong cuneiform ng Asirya at Babilonya 
bilang “Marduk-apla-iddina.” Doon ay lumilitaw siya 
bilang ang tagapamahala ng isang Caldeong distrito 
na tinatawag na Bit-Yakin, na nasa mga lupaing la- 
tian sa itaas ng bukana ng Gulpo ng Persia at sa T ng 
Babilonya. Inaangkin niya na siya'y nagmula sa ma- 
harlikang angkan, anupat ibinigay ang pangalan ni 
Haring Eriba-Marduk ng Babilonya (itinuturing na 
umiral noong maagang bahagi ng ikawalong sig- 
lo B.C.E.) bilang kaniyang ninuno.-- Iraq, London, 
1953, Tomo XV, p. 124. 

Tinutukoy ni Tiglat-pileser Ill, na ang pa- 
mamahala ay umabot hanggang noong paghahari 
ni Haring Ahaz ng Juda (761-746 B.C.E.), si Mero- 
dac-baladan bilang tagapamahala ng isang tribong 
Caldeo at nagbigay-galang sa kaniya nang magsa- 


MERODAC-BALADAN 


Si Merodac-baladan na nagkakaloob ng 
lupain sa isang opisyal: si Haring Hezekias 
ay labis-labis na nagmagandang-loob sa mga 
mensahero mula kay Merodac-baladan 


gawa ang mga Asiryano ng isang kampanya patu- 
ngong Babilonia. 

Nagsugo ng Delegasyon kay Hezekias. Si- 
nasabing si Merodac-baladan ay pumasok sa Babilo- 
nya at ipinroklamang hari ang kaniyang sarili noong 
panahon ng pagluklok ni Sargon II sa trono ng Asir- 
ya. Sinuportahan ng mga Elamita si Merodac-bala- 
dan sa pagkilos na ito, at bagaman di-nagtagal ay 
sinikap ni Sargon na alisin siya sa puwesto sa Babi- 
lonya, napanatili ng Caldeo ang kaniyang posisyon 
doon sa loob ng mga 12 taon, ayon sa Babylonian 
King List. Maaaring nang panahong ito niya isinugo 
kay Haring Hezekias ang kaniyang mga embahador, 
alinman noong ika-14 na taon ng Judeanong hari 
(732 B.C.E.) o di-nagtagal pagkatapos nito. Iminu- 
mungkahi ng ilan, kabilang na ang Judiong istorya- 
dor na si Josephus, na ang mga kapahayagan ng 
pagkabahala ni Merodac-baladan sa kalusugan ni 
Hezekias ay higit pa kaysa sa isang pormalidad at na 
ang pailalim na motibo nito ay ang sikaping makuha 


MEROM, TUBIG NG 


ang suporta ng kaharian ng Juda, pati na yaong sa 
Elam, para sa isang koalisyon laban sa Asirya. Anu- 
man ang kalagayan, ang pagpapakita ni Hezekias ng 
maharlikang imbakang-yaman at ng kaniyang tagu- 
an ng mga armas (2Ha 20: 13) sa mga mensahero ng 
Caldeo ay tahasang hinatulan ng propetang si Isaias 
bilang pahiwatig ng pananakop ng Babilonya sa 
Juda sa bandang huli.--Isa 39:2-7. 

Tinalo ng Asirya. Sa pagwawakas ng kani- 
yang pamamahala sa Babilonya na humigit-kumu- 
lang 12 taon, nakita ni Merodac-baladan nang ang 
kaniyang pangunahing suporta mula sa Elam ay 
maputol ng isang tagumpay ng Asirya laban sa ka- 
hariang iyon, at pagkatapos nito, siya ay sinalakay at 
napilitang tumakas mula sa Babilonya. Sa kabila ng 
pagkahulog ng Babilonya sa mga Asiryano, lumili- 
taw na napanatili pa rin ni Merodac-baladan ang ka- 
niyang posisyon bilang tagapamahala sa Bit-Yakin. 
Ipinakikita ng Babylonian King List ang ikalawang 
paghahari na siyam na buwan (sinasabi ni Polyhistor 
na anim na buwan) ni “Mardukaplaiddin” bilang hari 
ng Babilonya noong ikalawang taon pagkamatay ni 
Sargon. Karaniwang tinatanggap na tumutukoy ito 
sa hari ring iyon na gumawa ng ikalawang pagsisi- 
kap na itatag ang kaniyang sarili sa trono ng Babilo- 
nya. Gayunman, mapapansin na ang mga inskrip- 
siyong Babilonyo sa kasong ito ay tumutukoy sa 
kaniya bilang si “Mardukaplaiddin, isang katutubo 
ng Habi,” kabaligtaran naman ng “Mardukaplaiddin, 
[na mula] sa dinastiya ng Dagat na Lupain,” sa kaso 
ng mas maagang paghahari. (Ancient Near Kastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 272) Ang ikala- 
wang paghaharing ito ay napakaikli, yamang mabi- 
lis na sinakop ng Asiryanong si Haring Senakerib 
ang Babilonya, at kinailangan ni Merodac-baladan 
na manganlong sa Elam, kung saan lumilitaw na 
nagwakas ang kaniyang maambisyong tunguhin. Sa 
kabila ng mga kabiguan ni Merodac-baladan, nang 
maglaon ang mga Caldeo ang naging pangunahing 
grupong etniko sa Imperyo ng Babilonya. 


MEROM, TUBIG NG [Mataas na (Dinaki- 
lang) Dako]. Dito nagkampo ang magkakaalyadong 
hukbong Canaanita sa ilalim ng pamumuno ni Jabin 
na hari ng Hazor bago sila tinalo ni Josue. Malamang 
na sa unang pagkakataon ay nakasagupa ng mga Is- 
raelita ang mga Canaanita na nasasandatahan ng 
mga kabayo at mga karo. Makikita natin ito sa mga 
itinagubilin ng Diyos kay Josue na sunugin nila ang 
mga karo at pilayin nia ang mga kabayo.---Jos 
11:1-9. 

Gaya ng ipinaliwanag ni Y. Aharoni, “Malamang 
na ang 'tubig ng Merom' ay ang pinagkukunan ng 
tubig ng lunsod ng Merom na sa tabi nito'y nagtipon 
ang mga hukbong Canaanita. Ang Merom ay kilala 
kapuwa mula sa mga impormasyong Ehipsiyo noong 


380 


ikalawang milenyo [B.C.E.]... at mula sa ulat ni Tig- 
lat-pileser III tungkol sa kaniyang ekspedisyon sa 
Galilea . . . Karaniwang kinikilala na ang Merom ay 
ang Meirun na nasa paanan ng Jebel Jarmaq, ngu- 
nit dahil walang gulod sa lugar na ito na magpapa- 
tunay na gayon nga, mas pinapaboran na iugnay ito 
sa isang lugar na nasa mas gawing hilaga pa. Ang 
pangalan nito ay posibleng napanatili sa Jebel Ma- 
run at Marun er-Ras, at maaari nating isaalang- 
alang ang palagay na ito'y ang Tell el-Khirbeh, na 
isa sa malalaking gulod sa Canaan sa timugang ba- 
hagi ng Mataas na Galilea ng Canaan. Mula sa Ha- 
zor, ang deretsong distansiya ng dalawang iminu- 
mungkahing lugar ay mga pito hanggang walong 
milya.”---The Land of the Bible, isinalin at inedit ni 
A. Rainey, 1979, p. 225, 226. 


MERONOTITA. Katawagang ikinapit kina Je- 
deias at Jadon. Waring ipinakikilala sila nito bilang 
mga taga-Meronot. (1Cr 27:30; Ne 3:7) Naniniwala 
ang ilang iskolar na ang Meronot ay malapit sa Gi- 
beah. Gayunman, hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito. Ipinapalagay ng iba na ito ay 
ang Beituniya, na wala pang 5 km (3 mi) sa HHK ng 
Gibeon. 


MEROZ. Isang lugar na isinumpa ng isang ang- 
hel dahil sa hindi nito pagparoon “upang tumulong 
kay Jehova.” (Huk 5:23) Maaaring hindi tinulungan 
ng mga naninirahan sa Meroz ang kumandanteng 
itinalaga ni Jehova na si Barak sa aktuwal na pakiki- 
paglaban nito sa mga Canaanita na pinamumunuan 
ni Sisera. (Huk 5:5-16) O, kung ang Meroz ay nasa 
rutang dinaanan ng natalo at tumakas na si Sisera, 
marahil ay hindi siya pinigilan ng mga naninirahan 
dito. (Huk 4:17) Waring pinatutunayan ito ng sumu- 
nod na iniulat ng Bibliya na lakas-loob na pagpatay 
ni Jael kay Sisera. (Huk 5:24-27) Posibleng ang ang- 
hel na bumigkas ng sumpa ay nakipaglaban para sa 
Israel. 

Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Meroz, bagaman ipinapalagay ng ilan na ito ay nasa 
Khirbet Marus, na mga 8 km (5 mi) sa T ng Kedes 
sa Neptali. 


MESA. 


1. Panganay na anak ni “Caleb na anak ni Hezron” 
na mula sa tribo ni Juda. Si Mesa ang ama ni, o ta- 
gapagtatag ng, Zip.— 1Cr 2:18, 42. 

2. Hari ng Moab noong panahon ng mga haring 
sina Jehosapat ng Juda at Ahab, Ahazias, at Jeho- 
ram ng Israel. Ang mga Moabita, na nasa ilalim ng 
pagsupil ng hilagang kaharian ng Israel, ay nagba- 
yad kay Haring Ahab ng tributo na 100,000 kordero 
at 100,000 lalaking tupa na hindi pa nagugupitan, 
lumilitaw na mula sa isang lahi ng tupa na kilala sa 


381 


kalidad ng lana nito. Pagkamatay ni Ahab, naghi- 
magsik si Mesa laban kay Haring Ahazias ng Israel. 
Ngunit namatay si Ahazias pagkaraan ng maikling 
pamamahala at hinalinhan siya ng kaniyang kapatid 
na si Jehoram, na nakipag-alyansa kay Jehosapat ng 
Juda at sa isang di-ipinakilalang hari ng Edom, 
upang muling supilin si Mesa. Palibhasa'y dumaan 
sa mahirap na ruta sa T ng Dagat na Patay, ang ka- 
nilang mga hukbo ay naubusan ng tubig. Ngunit 
nagbigay-katiyakan si Eliseo na propeta na kung 
maghuhukay ng mga estero sa natuyong agusang li- 
bis, pupunuin ni Jehova ng tubig ang mga iyon. 
--2Ha 1:1; 3:4-19. 

Nangyari nga ito, at ang sinag ng araw sa ibabaw 
ng tubig maaga sa kinaumagahan ay nagtinging 
dugo sa mga Moabita, posibleng dahil sa pulang lu- 
wad sa mga esterong kahuhukay pa lamang. Nalin- 
lang sila ng ilusyon anupat inakala nilang binalingan 
ng magkakaalyadong mga hukbo ng Israel, Juda, at 
Edom ang isa't isa. Makatuwiran namang isipin nila 
ito, yamang alam nila ang paninibughong umiiral sa 
pagitan ng Israel at ng Juda. Isa pa, walang pag-ibig 
ang mga Edomita sa mga lalaki ng Juda, na sa pag- 
kakataong iyon ay kaalyado ng Israel.--2Ha 3:20- 
23, ihambing ang 2Cr 20:10, 11, 24, 25. 

Palibhasa'y iniisip na nagpatayan na ang kanilang 
mga kaaway, sumigaw ang mga Moabita, “Kaya 
ngayon, sa pagsamsam, O Moab!” at pumasok sila sa 
kampo ng Israel, ngunit itinaboy lamang sila. Sinun- 
dan ito ng Israel ng pagwasak sa mga Moabitang 
lunsod, anupat sinarhan ang kanilang mga bukal, at 
pinuno ng bato ang kanilang mga lupain, hanggang 
sa makarating sila sa lunsod ng Kir-hareset (Kir ng 
Moab).---2Ha 3:23-25. 

Nang makita ni Haring Mesa na nasukol na siya, 
nagsama siya ng 700 lalaking humahawak ng tabak 
at sa isang ganting pagsalakay ay tinangka niyang 
makalusot hanggang sa hari ng Edom (marahil da- 
hil inisip niyang wala siyang gaanong makakasagu- 
pa roon), ngunit hindi niya iyon nagawa. “Nang da- 
kong huli ay kinuha niya ang kaniyang panganay na 
anak na maghaharing kahalili niya at inihandog ito 
sa ibabaw ng pader bilang haing sinusunog.”---2Ha 
3:26, 27. 

Sumasang-ayon ang karamihan sa mga komenta- 
rista na inihandog ni Mesa ang sarili niyang anak bi- 
lang hain sa kaniyang diyos na si Kemos. Sinasabi 
naman ng ilan na tumututol dito na ang inihain ay 
isang nabihag na anak ng hari ng Edom, anupat bi- 
nabanggit ang Amos 2:1 bilang katibayan, kung 
saan tinutukoy ang Moab na 'nagsunog ng mga 
buto ng hari ng Edom upang maging apog.” Baga- 
man ipahihintulot ng balarilang Hebreo ang gani- 
tong pagpapakahulugan, ang huling nabanggit na 
mungkahi ay waring salungat sa ibang mga bagay 
na alam na. Halimbawa, hindi ginagawa ng mga Mo- 


MESA 


abita at mga Ammonita, mga karatig-bayan ng Is- 
rael, na ihandog ang mga kaaway nila bilang mga 
hain sa kanilang mga diyos, ngunit isang kilalang 
gawain ng kanilang relihiyon na ihandog ang sari- 
li nilang mga anak bilang mga haing sinusunog 
upang paglubagin ang galit ng kanilang mga diyos. 
(Deu 12:30, 31, Mik 6:6, 7) Sa gayon ay mauunawa- 
an kung bakit ang mananambang ito ni Kemos, si 
Mesa, nang mapaharap sa napipintong panganib na 
matalo, ay bumaling sa gayong marahas na hak- 
bang. 

Ang Batong Moabita. Ang Batong Moabita ay 
natuklasan sa Dhiban (Dibon) noong 1868. Karani- 
wan nang kinikilala na ito ay kay Mesa, at ang mga 
nilalaman nito ay kadalasang itinatakda sa yugto na 
magsisimula sa mga pangyayaring nakaulat sa ikat- 
long kabanata ng Ikalawang Hari. Sa bantog na ins- 
kripsiyong ito, ginugunita ni Mesa ang paggupo niya 
sa pamumuno ng Israel, na ayon sa kaniya ay tuma- 
gal nang 40 taon. Mayroon ding iba't ibang komen- 
to roon tungkol sa mga lugar na nabihag ni Mesa 
(Medeba, Atarot, Nebo, Jahaz). Sa paghahambog 
tungkol sa kaniyang pagiging napakarelihiyoso, sa 
pagtatayo niya ng mga lunsod at ng isang lansa- 
ngang-bayan, gayundin tungkol sa isang inaangkin 
niyang tagumpay laban sa Israel, iniuukol ni Mesa 
ang lahat ng kapurihan sa diyos na si Kemos. Kilala 
rin ni Mesa ang Diyos ng Israel na si Jehova, sapag- 
kat sa ika-18 taludtod ng dokumentong ito ay masu- 
sumpungan ang Tetragrammaton. Doon ay ipinag- 
yayabang ni Mesa: “Kinuha ko mula roon ang [mga 
sisidlan] ni Yahweh, at dinala ang mga ito sa harap 
ni Kemos.” (LARAWAN, Tomo 1, p. 946) Gayunman, 
gaya ng maaasahan, ang pagkatalo niya at ang pag- 
hahain niya ng kaniyang anak ay hindi binanggit. 
Ganito ang puna ng Biblical Archaeology Review 
(Mayo/Hunyo 1986, p. 57): “Ang mga inskripsiyon sa 
bantayog na nasa walang-suhay na mga bato o mga 
pader ng templo ay ginawa bilang propaganda at 
upang luwalhatiin ang pambansang diyos at ang ta- 
gapamahala ng bansa. Kaya hindi kataka-taka na 
hindi binanggit ni Mesa ang kampanyang pangmili- 
tar ng mga hari ng Israel, Juda at Edom laban sa ka- 
niyang bansa, na hinggil dito ay binibigyan tayo ng 
Bibliya ng detalyadong ulat.” 

3. [sa Heb., Meh-sha”|. Isang anak ni Saharaim sa 
kaniyang asawang si Hodes. Si Mesa ay naging ulo 
ng pamilya sa tribo ni Benjamin.---1Cr 8:1, 8-10. 

4. [sa Heb., Mesha”|. Isa sa mga hangganan ng 
pook na tinahanan ng mga inapo ni Joktan. (Gen 10: 
29, 30) Isinalin ng Griegong Septuagint ang panga- 
lang Mesa bilang Mas-se”. Dahil dito, ipinapalagay na 
ang “Mesa” ay naiibang baybay ng “Masa,” ang pa- 
ngalan ng isang Ismaelita na ang mga inapo ay lu- 
militaw na namayan sa Arabia.---Gen 25:13, 14. 


MESAC 


MESAC. Ang pangalang Babilonyo na ibinigay 
ng punong opisyal ng korte ni Nabucodonosor sa ka- 
samahan ni Daniel na si Misael. Hindi tiyak kung 
ano ang kahulugan ng bagong pangalang ito, ngu- 
nit maaaring kalakip dito ang pagtukoy kay Aku, 
isang Sumerianong diyos. 

Nag-ingat ng Katapatan Bilang Isang Kaba- 
taan. Si Mesac (Misael) ay dinalang bihag mula sa 
Jerusalem patungong Babilonya noong 617 B.C.E. 
kasama ni Jehoiakin at ng iba pa. Pagkatapos, sina 
Misael, Azarias, Hananias, at Daniel ay isinailalim 
ng mga maharlika ng Babilonya sa isang tatlong- 
taong kurso ng pagsasanay, na sa katapusan nito ay 
napatunayang nakahihigit sila maging sa mga ta- 
gapayo ng hari. (2Ha 24:1, 6, 8, 12-16, Dan 1:1- 
7, 17-20) Sa loob ng panahong iyon, ang apat na 
ito ay nanatiling matatag sa kanilang debosyon sa 
Diyos, anupat tumanggi pa ngang dumhan ang ka- 
nilang sarili ng masasarap na pagkain ng hari.---Dan 
1:8-16. 

May tatlong malamang na dahilan kung bakit iti- 
nuring nilang 'nakapagpaparumi' ang masasarap na 
pagkain ng hari: (1) Ang mga Babilonyo ay kumaka- 
in ng mga hayop na ipinahahayag na marumi ng 
Kautusang Mosaiko, (2) hindi nila maingat na tiniti- 
yak na wastong napatulo ang dugo ng mga hayop, 
marahil ang ilan ay binigti pa nga; (3) kalimitang 
inihahain muna ng mga pagano ang mga hayop sa 
kanilang mga diyos, anupat itinuturing ang pagkain 
ng gayong karne bilang isang bahagi ng pagsamba 
sa mga diyos na ito.--Dan 1:8, ihambing ang 1Co 
10:18-20, 28. 

Nang maglaon, pagkatapos na maiangat ni Nabu- 
codonosor si Daniel sa isang mataas na posisyon sa 
pamahalaan sa korte ng hari, sa kahilingan ni Daniel 
ay inatasan niya sina Mesac, Sadrac, at Abednego sa 
pangangasiwa sa nasasakupang distrito ng Babilo- 
nya.--Dan 2:48, 49. 

Tumangging Yumukod sa Imahen. Si Mesac 
at ang dalawa niyang kasamahan ay muling napan- 
sin ng hari dahil sa pagtanggi, sa paningin ng lahat 
ng iba pang tauhan sa pamahalaan, na yumukod sa 
harap ng malaking imahen na ginawa ni Nabucodo- 
nosor. Taglay ang lubos na pananampalataya kay 
Jehova, sinabi nila kay Nabucodonosor na hindi sila 
makikisama sa paglilingkod sa mga diyos ng hari. 
Hindi mahalaga kung ililigtas sila ng Diyos mula sa 
hurno o hindi, iingatan pa rin nila ang katapa- 
tan sa kaniya sa halip na magkompromiso upang 
mapalaya. (Sa Heb 11:34, 35 ay binabanggit ya- 
ong mga “nagpatigil ng puwersa ng apoy” at ayaw 
“tumanggap ng paglaya sa pamamagitan ng anu- 
mang pantubos, upang sila ay makapagkamit ng 
mas mabuting pagkabuhay-muli.) Dahil sa kani- 
lang pananampalataya ay iningatan sila ni Jehova 
sa pamamagitan ng kaniyang anghel. Sa katunayan, 


382 


nang lumabas sila, “ang amoy ng apoy ay hindi na- 
nikit sa kanila.” Si Nabucodonosor, na bago nito ay 
lubhang nagngalit anupat iniutos niyang painitin 
ang hurno nang pitong ulit pang higit kaysa sa ki- 
nagawian bago ihagis doon ang tatlong lalaki, ay 
kumilala ngayon sa kanilang Diyos bilang isang ta- 
gapagligtas. Karagdagan pa, iniutos niya na sinu- 
mang magsabi ng anumang masama laban sa Diyos 
ni Mesac ay dapat na pagputul-putulin at ang ba- 
hay nito ay dapat na gawing palikurang pambayan. 
--Dan 3:1-30. 


MESEC. 

1. Isa sa mga anak na isinilang kay Japet na anak 
ni Noe pagkatapos ng Baha. (Gen 10:2, 1Cr 1:5) Ma- 
liwanag na ang pangalang ito ay tumukoy rin sa ka- 
niyang mga inapo at sa lupain na kanilang pinama- 
yanan. Laging binabanggit ng propetang si Ezekiel 
ang Mesec kasama ng Tubal, anupat ipinahihiwatig 
na ang mga ito ay nasa H ng Palestina. Inilalarawan 
sila bilang nagluluwas ng mga alipin at mga tanso 
sa Tiro, bilang mga paladigma, at bilang alinman sa 
mga kaalyado o mga sakop ni 'Gog ng Magog' sa ini- 
hulang mabalasik na kampanya nito laban sa “mga 
bundok ng Israel.” (Eze 27:13: 32:26, 38:2, 3: 39:1, 2; 
tingnan ang G0G Blg. 2.) Binabanggit ang Mesec 
nang hiwalay sa Tubal sa Awit 120:5, anupat mali- 
wanag na lumalarawan sa isang agresibo at maba- 
ngis na bayan. 

Mga isang libong taon pagkatapos ng Baha, sini- 
mulang banggitin sa mga inskripsiyong Asiryano 
ang isang bayan na tinatawag na Musku na nanini- 
rahan sa isang lugar sa Asia Minor sa dakong K ng 
Asirya. Ang Asiryanong mga emperador na sina 
Tiglat-pileser I, Tukulti-Ninurta II, Ashumasirpal Il, 
at Sargon ay bumanggit lahat ng pakikipaglaban sa 
kanila. Ang bagay na madalas banggitin ang Musku 
kasama ng Tabali (maliwanag na ang Tubal sa Bibli- 
ya) ay dahilan upang maniwalang hinalaw sa Mesec 
ang pangalang Musku. Nang maglaon ay tinukoy ni 
Herodotus (II, 94) ang Moschi at ang Tibareni sa ga- 
yunding paraan. 

Maraming iskolar ang nagmumungkahi na ang 
Musku ay dapat iugnay sa mga Frigiano, na lumili- 
taw na nangibabaw sa malaking bahagi ng kanlura- 
nin at gitnang Asia Minor noong malapit nang mag- 
tapos ang ikalawang milenyo B.C.E. Si Haring Mita 
ng Muski, binanggit ng Asiryanong si Empera- 
dor Sargon, ay ipinapalagay ng ilang iskolar na si 
Haring Midas din ng Frigia, na inilarawan sa tradi- 
syong Griego bilang namamahala noong yugto ring 
iyon. 

2. Si Mesec ay lumilitaw sa tekstong Masoretiko 
sa 1 Cronica 1:17 bilang isang inapo ni Sem, ngunit 
ang katumbas na talaangkanan sa Genesis 10:23 ay 
kababasahan ng “Mas.” 


383 


MESELEMIAS [Si Jehova ay Nakikipagpaya- 
paan (Nagbabayad, Gumaganti)]. Isang Kohatitang 
Levita at ulo ng angkan ng isang pangkat ng mga 
Korahita. Siya ay “nagkaroon ng mga anak at mga 
kapatid, mga lalaking may kakayahan, labingwalo,” 
na inatasan kasama niya bilang mga bantay ng pin- 
tuang-daan ng santuwaryo noong panahon ng mu- 
ling pag-oorganisa ni Haring David sa makasaserdo- 
te at Levitikong mga paglilingkod. (1Cr 26:1-3, 9) 
Malamang na siya rin ang Selemias ng 1 Cronica 
26:14. Ang kaniyang anak na si Zacarias “ang ban- 
tay ng pintuang-daan sa pasukan ng tolda ng kapi- 
sanan.”--1Cr 9:21. 


MESEZABEL. 

1. Isang lalaki ng Juda na mula sa pamilya ni 
Zera, na ang “anak” na si Petahias “ay nasa tabi ng 
hari para sa bawat bagay na tungkol sa bayan.”---Ne 
11:24. 

2. Ama ni Berekias at ninuno ng Mesulam na 
nagkumpuni sa pader ng Jerusalem noong mga 
araw ni Nehemias.---Ne 3:4. 

3. Isa sa “mga ulo ng bayan,” o ang kaniyang ina- 
po, na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa “ma- 
pagkakatiwalaang kaayusan” noong panahon ni Ne- 
hemias.--Ne 9:38: 10:1, 14, 21. 


MESILEMIT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “makipagpayapaan, magbayad, gu- 
manti”]. Isang saserdote at inapo ni Imer. (1Cr 9:10, 
12) Malamang na siya rin ang Mesilemot sa Nehe- 
mias 11:13. 


MESILEMOT [mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “makipagpayapaan, magbayad, 
gumanti"]. 

1. Isang Efraimita na ang “anak” na si Berekias ay 
isa sa mga pangulo ng Efraim na humikayat sa mga 
Israelita noong mga araw ni Haring Peka na palaya- 
in ang mga bihag na kinuha ng mga ito sa isang 
matagumpay na kampanyang pangmilitar laban sa 
Juda.--2Cr 28:6-8, 12-15. 

2. Isang saserdote na nagmula kay Imer at ninu- 
no ng ilang saserdoteng naninirahan sa Jerusalem 
pagkabalik ng mga Judio mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya. (Ne 11:10, 13, 14) Malamang na siya rin ang 
Mesilemit ng 1 Cronica 9:12. 


MESIYAS. Halaw sa pandiwang salitang-ugat 
na Hebreo na ma-shach', na nangangahulugang “pa- 
hiran.” (Exo 29:2, 7) Ang Mesiyas (mashi'ach) ay 
nangangahulugang “pinahiran.” Ang katumbas nito 
sa Griego ay Khri:stos, o Kristo.--Mat 2:4, tlb sa 
Rbi8. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang anyong pandiwang 
pang-uri na mashiach ay ikinapit sa maraming tao. 


MESIYAS 


Si David ay opisyal na inatasang maging hari sa pa- 
mamagitan ng pagpapahid sa kaniya ng langis at sa 
gayon ay tinatawag siyang “pinahiran” o, sa literal, 
“mesiyas.” (2Sa 19:21: 22:51; 23:1, Aw 18:50) Ang 
iba pang mga hari, gaya nina Saul at Solomon, ay ti- 
nukoy na “pinahiran” o “ang pinahiran ni Jehova.” 
(1Sa 2:10, 35; 12:3, 5: 24:6, 10, 2Sa 1:14, 16; 2Cr 
6:42: Pan 4:20) Ang terminong ito ay ikinapit din sa 
mataas na saserdote. (Lev 4:3, 5, 16, 6:22) Ang mga 
patriyarkang sina Abraham, Isaac, at Jacob ay tina- 
wag na “mga pinahiran” ni Jehova. (1Cr 16:16, 22, 
tlb sa Rbi8) Ang Persianong si Haring Ciro ay tinu- 
koy na “pinahiran,” sapagkat itinalaga siya ng Diyos 
sa isang partikular na atas.--Isa 45:1: tingnan ang 
PINAHIRAN, PAGPAPAHID. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang transli- 
terasyong Messi'as ay lumilitaw sa tekstong Griego 
sa Juan 1:41, kalakip ang ganitong paliwanag, “na 
kapag isinalin ay nangangahulugang Kristo.” (Ting- 
nan din ang Ju 4:25.) Kung minsan ang salitang 
Khri-stos' ay ginagamit nang mag-isa upang tumu- 
koy sa Mesiyas o sa Pinahiran, o sa isa na nag- 
aangking gayon. (Mat 2:4, 22:42; Mar 13:21) Ga- 
yunman, sa karamihan ng mga paglitaw nito, ang 
Khri:stos' ay kasama ng personal na pangalang Je- 
sus, gaya sa mga pananalitang “Jesu-Kristo” o “Kris- 
to Jesus,” upang tukuyin siya bilang ang Mesiyas. 
Kung minsan naman, ang salitang ito ay ginagamit 
nang mag-isa ngunit espesipikong tumutukoy kay 
Jesus bilang Ang Kristo, gaya sa pananalitang, “si 
Kristo ay namatay para sa atin.”--Ro 5:8; Ju 17:3, 
1Co 1:1, 2, 16:24, tingnan ang KRISTO. 

Ang Mesiyas sa Hebreong Kasulatan. Sa 
Daniel 9:25, 26, ang salitang ma-shi'ach ay panta- 
nging kumakapit sa darating na Mesiyas. (Tingnan 
ang PITUMPUNG SANLINGGO.) Gayunman, maraming 
iba pang teksto sa Hebreong Kasulatan ang tumutu- 
koy rin sa Isa na darating, bagaman hindi siya ang 
pantanging tinutukoy sa mga iyon. Halimbawa, ma- 
liwanag na ang Awit 2:2 ay unang natupad noong 
panahong tangkain ng mga Filisteong hari na ibag- 
sak ang pinahirang si Haring David. Gayunman, 
ang ikalawang katuparan nito, sa inihulang Mesiyas, 
ay ipinakikita ng Gawa 4:25-27, kung saan ang 
teksto ay ikinakapit kay Jesu-Kristo. Gayundin, ang 
marami sa mga lalaking tinawag na “pinahiran” sa 
iba't ibang diwa ay patiunang lumarawan kay Jesu- 
Kristo at sa kaniyang gawain, kabilang na rito si Da- 
vid, ang mataas na saserdote ng Israel, at si Moises 
(na tinukoy bilang “Kristo” sa Heb 11:23-26). 

Mga hula na hindi gumamit ng “Mesiyas.” 
Maraming iba pang teksto sa Hebreong Kasulatan 
ang hindi espesipikong bumanggit ng “Mesiyas” ngu- 
nit inunawa ng mga Judio bilang mga hula tungkol 
sa isang iyon. Nakasumpong si Alfred Edersheim ng 


MESIYAS 


456 na talata na “tinukoy ng sinaunang Sinagoga bi- 
lang Mesiyaniko,” at sa pinakasinaunang mga akdang 
rabiniko ay may 558 pagtukoy na sumusuporta sa 
gayong mga pagkakapit. (The Life and Times of Je- 
sus the Messiah, 1906, Tomo I, p. 163, Tomo I, 
p. 710-737) Halimbawa, inihula sa Genesis 49:10 na 
ang setro ng pamamahala ay mapupunta sa tribo ni 
Juda at na ang Shilo ay manggagaling sa linyang 
iyon. Kinikilala ng Targum ni Onkelos, ng mga Jeru- 
salem Targum, at ng Midrash na ang pananalitang 
“Shilo” ay tumutukoy sa Mesiyas. 

Maraming hula sa Hebreong Kasulatan ang nag- 
lalaan ng mga detalye tungkol sa pagmumulan ng 
Mesiyas, sa panahon ng kaniyang paglitaw, sa mga 
gawain niya, sa pagtrato sa kaniya ng iba, at sa dako 
niya sa kaayusan ng Diyos. Sa gayon, ang iba't 
ibang detalye hinggil sa Mesiyas ay magkakasa- 
mang bumubuo ng isang malaking larawan na tutu- 
long sa mga tunay na mananamba upang makilala 
siya. Magsisilbi itong saligan ng pananampalataya 
sa kaniya bilang ang tunay na Lider na isinugo ni 
Jehova. Bagaman hindi patiunang nakilala ng mga 
Judio ang lahat ng mga hulang nauugnay sa Pina- 
hiran, ipinakikita ng katibayan sa mga Ebanghelyo 
na may sapat silang kaalaman noon para makilala 
ang Mesiyas kapag lumitaw na siya. 

Pagkaunawa Hinggil sa Mesiyas Noong Unang 
Siglo C.E. Isinisiwalat ng impormasyong inilalaan 
ng kasaysayan kung gaano kalawak ang kaalaman 
ng mga Judio tungkol sa Mesiyas noong unang siglo 
ng Karaniwang Panahon. Ang impormasyong ito ay 
pangunahin nang masusumpungan sa mga Ebang- 
helyo. 

Hari at anak ni David. Karaniwan nang tina- 
tanggap noon ng mga Judio na ang magiging Mesi- 
yas ay isang hari na mula sa linya ni David. Nang 
magtanong ang mga astrologo tungkol sa “isa na 
ipinanganak na hari ng mga Judio,” alam ni Hero- 
des na Dakila na ang tinutukoy nila ay ang “Kristo.” 
(Mat 2:2-4) Tinanong ni Jesus ang mga Pariseo 
kung kaninong inapo ang Kristo, o Mesiyas. Baga- 
man ang relihiyosong mga lider na iyon ay hindi 
naniniwala kay Jesus, alam nila na ang magiging 
Mesiyas ay anak ni David.---Mat 22:41-45. 

Ipinanganak sa Betlehem. Binanggit sa Mi- 
kas 5:2, 4 na mula sa Betlehem ay lalabas ang isa na 
magiging “tagapamahala sa Israel” anupat “magiging 
dakila siya hanggang sa mga dulo ng lupa.” Kinikila- 
la noon na ito'y tumutukoy sa Mesiyas. Nang tanu- 
ngin ni Herodes na Dakila ang mga punong saserdo- 
te at mga eskriba kung saan ipanganganak ang 
Mesiyas, sumagot sila, “Sa Betlehem ng Judea,” at si- 
nipi nila ang Mikas 5:2. (Mat 2:3-6) Alam din ito ma- 
ging ng ilan sa karaniwang mga tao.—Ju 7:41, 42. 


384 


Isang propeta na gagawa ng maraming 
tanda. Sa pamamagitan ni Moises, inihula ng 
Diyos ang pagdating ng isang dakilang propeta. (Deu 
18:18) Ang isang ito ay hinihintay ng mga Judio no- 
ong mga araw ni Jesus. (Ju 6:14) Ipinahihiwatig ng 
pagkakagamit ng apostol na si Pedro sa pananalita ni 
Moises, sa Gawa 3:22, 23, na alam niyang tatangga- 
pin ito bilang hulang Mesiyaniko kahit ng mga relihi- 
yosong mananalansang, at ipinakikita nito na nauu- 
nawaan ng marami ang Deuteronomio 18:18. Iniisip 
din ng babaing Samaritana na nasa tabi ng balon na 
ang magiging Mesiyas ay isang propeta. (Ju 4:19, 25, 
29) Inaasahan din ng mga tao na ang Mesiyas ay ga- 
gawa ng maraming tanda.---Ju 7:31. 

Ilang pagkakaiba sa paniniwala. Maliwanag 
na bagaman alam ng mga Judio ang tungkol sa pag- 
dating ng Mesiyas, hindi pare-pareho ang kanilang 
nalalaman o nauunawaan tungkol sa isang iyon. 
Halimbawa, bagaman marami ang nakaaalam na 
siya'y magmumula sa Betlehem, hindi ito alam ng 
iba. (Mat 2:3-6, Ju 7:27) Naniniwala ang ilan na ang 
Propeta ay iba pa sa Kristo. (Ju 1:20, 21; 7:40, 41) 
May mga hula tungkol sa Mesiyas na hindi nauuna- 
waan noon, maging ng mga alagad ni Jesus, parti- 
kular na yaong mga hula tungkol sa pagtatakwil 
sa Mesiyas, sa kaniyang pagdurusa, kamatayan, at 
pagkabuhay-muli. (Isa 53:3, 5, 12; Aw 16:10, Mat 16: 
21-23, 17:22, 23, Luc 24:21, Ju 12:34, 20:9) Ngunit 
nang maganap na ang mga ito at maipaliwanag ang 
mga hula, naunawaan ng kaniyang mga alagad at 
maging niyaong hindi pa mga alagad na ang mga 
tekstong iyon sa Hebreong Kasulatan ay makahula. 
(Luc 24:45, 46: Gaw 2:5, 27, 28, 31, 36, 37: 8:30-35) 
Yamang hindi nababatid ng karamihan sa mga Ju- 
dio na ang Mesiyas ay kailangang magdusa at ma- 
matay, idiniin ng unang mga Kristiyano ang pun- 
tong ito kapag nangangaral sila sa mga Judio.---Gaw 
3:18, 17:1-3, 26:21-23. 

Mali ang Inaasahan. Ipinakikita ng ulat ni 
Lucas na maraming Judio ang may-pananabik na 
umaasa na ang Mesiyas ay lilitaw noon mismong pa- 
nahong narito sa lupa si Jesus. Si Simeon at ang iba 
pang mga Judio ay “naghihintay sa kaaliwan ng Is- 
rael” at sa “katubusan ng Jerusalem” noong dalhin 
ang sanggol na si Jesus sa templo. (Luc 2:25, 38) No- 
ong panahon ng ministeryo ni Juan na Tagapagbau- 
tismo, ang mga tao ay “naghihintay” may kaugna- 
yan sa Kristo, o Mesiyas. (Luc 3:15) Gayunman, 
marami ang umaasa na matutugunan ng Mesiyas 
ang kanilang mga inaakala tungkol sa kaniya. Ipina- 
kikita ng mga hula sa Hebreong Kasulatan na ang 
Mesiyas ay gaganap ng dalawang magkaibang pa- 
pel, una ay bilang isa na “mapagpakumbaba, at na- 
kasakay sa asno,” at ikalawa ay bilang isa na “ka- 
sama ng mga ulap sa langit” upang lipulin ang 


NATATANGING MGA HULA HINGGIL KAY JESUS AT ANG KATUPARAN NG MGA ITO 


Hula 


Pangyayari 


Katuparan 


Gen 49:10 

Aw 132:11: Isa 9:7: 
11:1,10 

Mik 5:2 

Isa 7:14 

Jer 31:15 

Os 11:1 

Mal 3:1: 4:5: Isa 40:3 


Isa 61:1,2 
Isa 9:1,2 


Aw 78:2 
Isa 53:4 
Aw 69:9 
Isa 42:1-4 


Isa 53:1 
Zac 9:9: Aw 118:26 


Isa 28:16: 53:3: 
Aw 69:8, 118:22, 23 


Isa 8:14, 15 
Aw 41:9: 109:8 
Zac 11:12 

Zac 13:7 
Aw2:1,2 


Isa 53:8 


Aw 27:12 

Isa 53:7 

Aw 69:4 

Isa 50:6: Mik 5:1 

Aw 22:16, tlb sa Rbi8 


Aw 22:18 

Isa 53:12 

Aw 22:7, 8 

Aw 69:21 

Aw 22:1 

Aw 34:20: Exo 12:46 
Isa 53:5: Zac 12:10 
Isa 53:5, 8, 11, 12 


Isa 53:9 
Jon 1:17: 2:10 


Aw 16:8-11, tlb sa Rbi8 
Aw 2:7 


Ipinanganak sa tribo ni Juda 
Mula sa pamilya ni David na anak ni Jesse 


Ipinanganak sa Betlehem 
Ipinanganak ng isang birhen 

Mga sanggol pinatay pagkasilang niya 
Tinawag mula sa Ehipto 

Patiunang inihanda ang daan 


Inatasan 


Dahil sa ministeryo, mga tao sa Neptali at Zebulon 
nakakita ng malaking liwanag 


Gumamit ng mga ilustrasyon 
Nagdala ng ating mga sakit 
Masigasig para sa bahay ni Jehova 


Bilang lingkod ni Jehova, hindi nakipagtalo sa mga 
lansangan 


Hindi pinaniwalaan 


Pumasok sa Jerusalem sakay ng bisiro ng asno: ibinun- 
yi bilang hari na dumarating sa pangalan ni Jehova 


Itinakwil ngunit naging pangulong batong-panulok 


Naging batong katitisuran 

Isang apostol nagtaksil, ipinagkanulo siya 
Ipinagkanulo sa halagang 30 pirasong pilak 
Nangalat ang mga alagad 


Mga pinunong Romano at mga lider ng Israel, pinagtu- 
lungan ang pinahiran ni Jehova 


Nilitis at hinatulan 


Paggamit ng mga bulaang saksi 

Tahimik sa harap ng mga tagapag-akusa 
Kinapootan nang walang dahilan 
Sinaktan, dinuraan 

Ibinayubay 


Pinagpalabunutan ang mga kasuutan 
Ibinilang kasama ng mga makasalanan 
Nilait samantalang nasa tulos 
Binigyan ng suka at apdo 

inabayaan ng Diyos sa mga kaaway 
Walang nabaling buto 

Inulos 


Namatay bilang hain upang alisin ang mga kasalanan at 
gawing posible ang matuwid na katayuan sa Diyos 


Inilibing kasama ng mayayaman 


Nasa libingan nang tatlong araw, pagkatapos ay 
binuhay-muli 


Ibinangon bago dumanas ng kasiraan 


Ipinahayag ni Jehova na Kaniyang Anak noong ianak sa 
espiritu at noong buhaying muli 


o 


Mat 1:2-16: Luc 3:23-33: Heb 7:14 


Mat 1:1, 6-16: 9:27: Gaw 13:22, 23: Ro 1:3: 
15:8, 12 


Luc 2:4-11, Ju 7:42 
Mat 1:18-23: Luc 1:30-35 
Mat 2:16-18 
Mat 2:15 
Mat 3:1-3: 11:10-14: 17:10-13: Luc 1:17, 76: 
3:3-6: 7:27: Ju 1:20-23: 3:25-28: Gaw 13:24: 19:4 
Luc 4:18-21 
Mat 4:13-16 


Mat 13:11-13, 31-35 

Mat 8:16, 17 

Mat 21:12, 13: Ju 2:13-17 
Mat 12:14-21 


Ju 12:37, 38, Ro 10:11, 16 


Mat 21:1-9: Mar 11:7-11: Luc 19:28-38, 
Ju 12:12-15 


Mat 21:42, 45, 46: Gaw 3:14, 4:11: 1Pe 2:7 


Luc 20:17, 18: Ro 9:31-33 

Mat 26:47-50: Ju 13:18, 26-30: Gaw 1:16-20 
Mat 26:15: 27:3-10: Mar 14:10, 11 

Mat 26:31, 56: Ju 16:32 


Mat 27:1, 2: Mar 15:1, 15: Luc 23:10-12: 
Gaw 4:25-28 


Mat 26:57-68, 27:1, 2, 11-26; Ju 18:12-14, 
19-24, 28-40, 19:1-16 


Mat 26:59-61: Mar 14:56-59 

Mat 27:12-14: Mar 14:61: 15:4, 5: Luc 23:9 
Luc 23:13-25: Ju 15:24, 25 

Mat 26:67: 27:26, 30: Ju 19:3 


Mat 27:35: Mar 15:24, 25: Luc 23:33: Ju 19: 
18, 23: 20:25, 27 


Mat 27:35: Ju 19:23, 24 

Mat 26:55, 56: 27:38: Luc 22:37 
Mat 27:39-43: Mar 15:29-32 
Mat 27:34, 48: Mar 15:23, 36 
Mat 27:46: Mar 15:34 

Ju 19:33, 36 
Mat 27:49: Ju 19:34, 37: Apo 1:7 


Mat 20:28: Ju 1:29: Ro 3:24: 4:25: 1Co 15:3: 
Heb 9:12-15: 1Pe 2:24: 1Ju 2:2 


Mat 27:57-60: Ju 19:38-42 

Mat 12:39, 40: 16:21: 17:23: 27:64: 28:1-7: 
Gaw 10:40: 1Co 15:3-8 

Gaw 2:25-31: 13:34-37 


Mat 3:16, 17: Mar 1:9-11: Luc 3:21, 22: Gaw 13:33, 
Ro 1:4: Heb 1:5: 5:5 


385 


MESIYAS 


mga sumasalansang at paglingkurin sa kaniya ang 
lahat ng pamamahala. (Zac 9:9: Dan 7:13) Hindi na- 
unawaan ng mga Judio na ang mga hulang ito ay 
nauugnay sa dalawang magkaibang paglitaw ng Me- 
siyas, na ang mga panahon ng kaganapan ay mag- 
kalayung-magkalayo. 

Ang mga akdang Judio ay kaayon ng Lucas 2:38 sa 
pagsasabing hinihintay ng mga tao noong panahong 
iyon ang katubusan ng Jerusalem. Ang The Jewish 
Encyclopedia ay nagsabi: “Inaasam-asam nila ang 
ipinangakong manunubos ng sambahayan ni David, 
na magpapalaya sa kanila mula sa pamatok ng ki- 
napopootang banyagang tagapamahala, tatapos sa 
di-makadiyos na pamamahala ng Roma, at magta- 
tatag ng Kaniyang mapayapang paghahari.” (1976, 
Tomo VIIL, p. 508) Sinikap nila na gawin siyang isang 
makalupang hari. (Ju 6:15) Nang hindi niya tuparin 
ang kanilang mga inaasahan, itinakwil nila siya. 

Maliwanag na inaasahan din ni Juan na Tagapag- 
bautismo at ng kaniyang mga alagad na ang Mesi- 
yas ay magiging isang makalupang hari. Alam ni 
Juan na si Jesus ang Mesiyas at ang Anak ng Diyos, 
yamang nakita niya nang pahiran ito ng banal na 
espiritu at narinig niya ang tinig ng Diyos na nagpa- 
hayag ng pagsang-ayon. Hindi nagkulang ng pana- 
nampalataya si Juan. (Mat 11:11) Kaya ang tanong 
niya na, “May iba pa ba kaming aasahan?” ay maa- 
aring nangangahulugang, ‘May iba pa ba kaming 
aasahan na siyang tutupad sa lahat ng inaasahan ng 
mga Judio? Bilang tugon ay itinawag-pansin ni 
Kristo ang mga gawa na isinasagawa niya (mga ba- 
gay na patiunang inihula sa Hebreong Kasulatan). 
Bilang pagtatapos ay sinabi niya: “At maligaya siya 
na hindi natitisod sa akin.” Ang sagot na ito, baga- 
man nagpahiwatig na kakailanganin ang pananam- 
palataya at kaunawaan, ay makalulugod at maka- 
aaliw kay Juan, anupat magbibigay-katiyakan sa 
kaniya na si Jesus ang Isa na tutupad sa mga panga- 
ko ng Diyos. (Mat 11:3, Luc 7:18-23) Gayundin, bago 
umakyat si Jesus sa langit, iniisip ng kaniyang mga 
alagad na sa panahong iyon ay ililigtas na niya ang 
Israel mula sa pamumuno ng mga Gentil at itatatag 
niya ang Kaharian (isasauli ang paghahari ng Davi- 
dikong linya) sa lupa.--Luc 24:21, Gaw 1:6. 

Mga bulaang Mesiyas. Pagkamatay ni Jesus, 
sumunod ang mga Judio sa maraming bulaang Me- 
siyas, gaya ng inihula ni Jesus. (Mat 24:5) “Mula kay 
Josephus, lumilitaw na noong unang siglo bago ang 
pagkawasak ng Templo [noong 70 C.E.] maraming 
Mesiyas ang bumangon na nangangako ng kaginha- 
wahan mula sa pamatok ng Roma, at agad silang 
nakaaakit ng mga tagasunod.” (The Jewish Encyclo- 
pedia, Tomo X, p. 251) Pagkatapos, noong 132 C.E., 
si Bar Kokhba (Bar Koziba), isa sa pinakaprominente 
sa mga nag-aangking Mesiyas, ay ibinunyi bilang 
Mesiyas na hari. Libu-libong Judio ang napatay ng 


386 


mga kawal na Romano nang sugpuin nila ang pag- 
hihimagsik na pinangunahan niya. Bagaman maki- 
kita sa kaso ng gayong mga bulaang Mesiyas na 
maraming Judio ang pangunahin nang interesado 
sa isang pulitikal na Mesiyas, ipinakikita rin nito na 
may-kawastuan silang naghihintay ng isang Mesi- 
yas na persona, hindi lamang ng isang Mesiyani- 
kong panahon o Mesiyanikong bansa. Naniniwala 
ang ilan na si Bar Kokhba ay isang inapo ni Da- 
vid, anupat posibleng nakatulong ito sa pag-aangkin 
niya na siya ang Mesiyas. Gayunman, yamang ang 
mga rekord ng talaangkanan ay maliwanag na nasi- 
ra noong 70 C.E., hindi na mapatutunayan ng mga 
nag-angking Mesiyas nang dakong huli na sila ay 
mula sa pamilya ni David. (Samakatuwid, ang Mesi- 
yas ay dapat lumitaw bago ang 70 C.E., gaya sa kaso 
ni Jesus, upang mapatunayan ang pag-aangkin niya 
bilang tagapagmana ni David. Ipinakikita nito na 
mali ang mga taong naghihintay pa rin sa paglitaw 
ng Mesiyas sa lupa.) Kabilang sa mga nag-angking 
Mesiyas nang dakong huli si Moises ng Creta, na 
naghambog na hahatiin niya ang dagat na nasa pa- 
gitan ng Creta at ng Palestina, at si Serenus, na nag- 
ligaw ng maraming Judio sa Espanya. Ang The 
Jewish Encyclopedia ay nagtala ng 28 bulaang Me- 
siyas sa pagitan ng mga taong 132 C.E. at 1744 C.E. 
--Tomo X, p. 252-255. 

Tinanggap si Jesus Bilang ang Mesiyas. Ipi- 
nakikita ng aktuwal na katibayang batay sa mga 
Ebanghelyo na si Jesus nga ang Mesiyas. Tinanggap 
ng mga tao noong unang siglo, na nasa posisyong 
magtanong sa mga saksi at magsuri sa mga ebiden- 
siya, ang autentisidad ng mga impormasyong iyon. 
Lubos nilang natiyak ang katumpakan nito anu- 
pat naging handa silang magtiis ng pag-uusig at 
mamatay dahil sa kanilang pananampalataya salig 
sa mapananaligang impormasyong iyon. Ipinakikita 
ng mga ulat ng Ebanghelyo na maraming indibidu- 
wal ang hayagang kumilala na si Jesus ang Kristo, 
o Mesiyas. (Mat 16:16; Ju 1:41, 45, 49; 11:27) Hindi 
sinabi ni Jesus na mali sila, at may mga pagkakata- 
ong inamin niya na siya ang Kristo. (Mat 16:17; Ju 
4:25, 26) Kung minsan ay hindi tuwirang sinasabi ni 
Jesus na siya ang Mesiyas, paminsan-minsa'y tina- 
tagubilinan niya ang iba na huwag itong ihayag. 
(Mar 8:29, 30, 9:9; Ju 10:24, 25) Yamang masusum- 
pungan noon si Jesus sa mga lugar na doo'y mari- 
rinig siya ng mga tao at makikita nila ang kaniyang 
mga gawa, nais niyang maniwala sila salig sa mati- 
bay na ebidensiyang ito, upang ang maging punda- 
syon ng kanilang pananampalataya ay ang katu- 
paran ng Hebreong Kasulatan na nasaksihan nila 
mismo. (Ju 5:36, 10:24, 25, ihambing ang Ju 4: 
41, 42.) Sa ngayon, ang ulat ng Ebanghelyo hinggil 
sa kung sino si Jesus at kung ano ang mga ginawa 


387 


niya ay inilaan kalakip ng Hebreong Kasulatan, na 
nagbigay ng maraming impormasyon tungkol sa 
kaniyang mga gagawin, upang malaman ng mga 
indibiduwal, at maniwala sila, na si Jesus nga ang 
Mesiyas.--Ju 20:31, tingnan ang JESU-KRISTO. 


MESOBAB [Ibinalik (Isinauli): o, posible, Di- 
tapat]. Isang pinuno na mula sa tribo ni Simeon na 
may malaking sambahayan at nakibahagi sa pag- 
agaw ng mga pastulan mula sa mga Hamita at mga 
Meunim malapit sa Gedor noong mga araw ni Ha- 
ring Hezekias ng Juda.--1Cr 4:34-42. 


MESOPOTAMIA [mula sa Gr., nangangahu- 
lugang “[Lupain] sa Pagitan ng mga Ilog"]. Termi- 
nong Griego para sa malawak na lupain na nasa 
pagitan ng mga ilog ng Tigris at ng Eufrates. Lumi- 
litaw na katumbas ito ng katawagang Hebreo na 
“Aram-naharaim” na may kaugnay na kahulugan. 
(Aw 60:Sup) Sa katunayan, kadalasang isinasalin 
ng mga tagapagsalin ng Griegong Septuagint ang 
“Aram-naharaim” bilang “Mesopotamia.”---Tingnan 
ang ARAM Blg. 5. 

Kapuwa sa sinauna at makabagong paggamit, 
ang terminong “Mesopotamia” ay ikinakapit sa iba't 
ibang paraan. Pangunahin na, sa malawak na diwa 
ng terminong ito, saklaw nito ang buong rehiyon na 
nasa pagitan ng Tigris at ng Eufrates at bumabag- 
tas mula sa Gulpo ng Persia sa T hanggang sa ka- 
bundukan ng Turkey at Iran sa H. Kasama rito ang 
mabanlik na kapatagan ng sinaunang Babilonia na 
umaabot ng mga 400 km (250 mi) sa dakong T ng 
Baghdad. (Tingnan ang BABILONYA Blg. 2.) Gayun- 
man, sa mas limitadong diwa, hindi kasama sa ter- 
minong “Mesopotamia” ang Babilonia, anupat ta- 
nging ang rehiyon sa dakong H ang tinatawag na 
Mesopotamia. Ang hilagaang rehiyong ito ay isang 
mababa at alun-along talampas na kakikitaan ng 
maraming lunas. Mabato rin ang lugar na ito. 

Ang isang katibayan ng malawak na saklaw ng 
katawagang “Mesopotamia” noong unang siglo C.E. 
ay matatagpuan sa Gawa 7:2. Doon, binanggit ni Es- 
teban na si Abraham ay nananahanan sa “Mesopo- 
tamia” samantalang si Abraham ay naroroon pa sa 
Ur, isang lunsod ng Babilonia. Gayunman, hindi ma- 
tiyak kung kalakip din sa Hebreong “Aram-nahara- 
im” ang Babilonia. Sa mga ulat kung saan may sali- 
gan upang matiyak ang heograpikong lokasyon na 
binanggit sa Hebreong Kasulatan, ang hilagaang lu- 
gar sa palibot ng Haran (Gen 24:2-4, 10) o ang hila- 
gaang bulubunduking pook sa palibot ng Petor (Deu 
23:4, ihambing ang Bil 23:7) ay inilalakip sa kata- 
wagang “Aram-naharaim” (Mesopotamia). Bagaman 
hindi tiyak ang saklaw ng lugar na nasa ilalim ng 
kontrol ng hari ng Mesopotamia na si Cusan-risata- 
im (ang maniniil ng Israel noong panahon ni Hu- 


MESULAM 


kom Otniel), ang sentro ng kaniyang pamahalaan ay 
maaaring nasa H rin. (Huk 3:8-10, tingnan ang CU- 
SAN-RISATAIM.) Malamang na sa hilagang Mesopota- 
mia umupa ng mga karo at mga mangangabayo ang 
Ammonitang si Haring Hanun para sa pakikipagla- 
ban niya kay Haring David.---1Cr 19:6, 7. 

Kabilang sa mga Judio at mga proselita na pre- 
sente sa Jerusalem para sa Kapistahan ng Pentecos- 
tes noong 33 C.E. ang mga tumatahan sa Mesopota- 
mia. (Gaw 2:1, 2, 9) Maaaring kasama sa mga ito 
ang mga naninirahan sa timugang bahagi ng lupa- 
ing iyon, samakatuwid ay ang Babilonia. Hinggil 
dito, kapansin-pansin na ayon sa ulat ng istoryador 
na si Josephus, “isang malaking bilang ng mga Ju- 
dio” ang nasa Babilonia noong unang siglo B.C.E. 
--Jewish Antiquities, XV, 14 (ii, 2). 


MESULAM [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “makipagpayapaan, magbayad: gu- 
manti']. 

1. Isang ulo ng pamilya sa tribo ni Benjamin na 
nanirahan sa Jerusalem, anak ni Elpaal.--1ICr 8: 
1, 17, 18, 28. 

2. Isang Gaditang tumatahan sa Basan na naka- 
tala sa talaangkanan bilang isang anak ni Abihail 
noong panahon ng mga paghahari ni Jotam at ni Je- 
roboam II (lumilitaw na dalawang magkaibang pag- 
kakatala, sapagkat ang mga paghahari ng mga ha- 
ring ito ay hindi nagpang-abot).--1Cr 5:11, 13, 14, 
16, 17. 

3. Lolo o ninuno ng kalihim ni Haring Josias na si 
Sapan.---2Ha 22:3. 

4. Ama o ninuno ng mataas na saserdoteng si 
Hilkias noong naghahari si Haring Josias. (1Cr 9:11: 
Ne 11:11) Marahil si Mesulam mismo ay gumanap 
bilang mataas na saserdote. Ang ilan sa kaniyang 
mga inapo ay nanirahan sa Jerusalem pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya. Lumilitaw na tinata- 
wag siyang Salum sa 1 Cronica 6:12, 13 at Ezra 7:2. 
--Tingnan ang SALUM Blg. 7. 

5. Isang Kohatitang Levita, isa sa ilan na nanga- 
ngasiwa sa pagkukumpuni ng templo sa ilalim ni 
Haring Josias.--2Cr 34:1, 8, 12. 

6. Isang saserdote na ang mga inapo (di-kukula- 
ngin sa tatlong salinlahi pagkatapos niya) ay nani- 
rahan sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa 
Babilonya.--1Cr 9:2, 3, 10, 12. 

7. Isang Benjamita na ang anak na si Sallu ay 
isang ulo ng pamilya sa Jerusalem pagkatapos ng 
pagkatapon sa Babilonya. (1Cr 9:3, 7, 9) Ipinapala- 
gay na siya rin ang Mesulam na nakatala sa Nehe- 
mias 11:7. 

8. Isang Benjamitang ulo ng pamilya na nanira- 
han mismo sa Jerusalem pagkatapos ng pagkata- 
pon.---1Cr 9:3, 7-9. 


MESULEMET 


9. Ang unang nakatalang anak ni Gobernador 
Zerubabel, inapo ni Haring David.— 1Cr 3:1, 19. 

10. Ulo ng makasaserdoteng sambahayan ni Ezra 
sa panig ng ama noong mga araw ng kahalili ni Je- 
sua na si Joiakim. (Ne 12:12, 13) Posibleng siya rin 
ang Blg. 18 o 19. 

11. Ulo ng sambahayan ng mga saserdote sa pa- 
nig ng ama na nagmula kay Gineton, noong pana- 
hon ng panunungkulan ni Joiakim. (Ne 12:12, 16) Po- 
sibleng siya rin ang Blg. 18 o 19. 

12. Isang bantay ng pintuang-daan noong mga 
araw nina Joiakim, Ezra, at Nehemias.--Ne 12: 
25, 26. 

13. Isang pangulo sa gitna ng bayan na nagkati- 
pon sa ilog ng Ahava para sa paglalakbay patungong 
Jerusalem kasama ni Ezra noong 468 B.C.E. Si Mesu- 
lam ay isa sa ilan na inatasan ni Ezra na tumulong 
sa pagtitipon ng maraming Levita at Netineo upang 
isama sa paglalakbay. (Ezr 8:15-20) Posibleng siya 
rin ang Blg. 16, 17, 20, o 21. 

14. Isang Levita na marahil ay sumalansang sa 
payo na paalisin ang mga asawang banyaga na na- 
sumpungan ni Ezra sa gitna ng mga Israelita nang 
bumalik siya sa Jerusalem. Gayunman, ang teks- 
to ay maaaring unawain na sumalansang lamang 
siya sa pamamaraang ginamit sa pagpapatupad nito. 
--Fzr 10:10-15, tlb sa Rbi8. 

15. Isa sa “mga anak” o mga inapo ni Bani na ma- 
lugod na tumugon sa payo ni Ezra sa pamamagitan 
ng pagpapaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
at mga anak.--Ezr 10:29, 44. 

16. Anak ni Berekias na sa ilalim ng pangangasi- 
wa ni Gobernador Nehemias ay nagkumpuni ng da- 
lawang bahagi ng pader ng Jerusalem. (Ne 3:4, 30) 
Ibinigay rin ni Mesulam ang kaniyang anak na ba- 
bae upang mapangasawa ni Jehohanan na anak 
ni Tobia na Ammonita, isang pag-aasawa na na- 
ging sanhi ng pagkakabaha-bahagi sa gitna ng mga 
isinauling Israelita.--Ne 6:17-19: 4:3, tingnan ang 
Blg. 13. 

17. Isang kasamang tagapagtayong-muli ng Pin- 
tuang-daan ng Matandang Lunsod sa proyekto ni 
Nehemias na pagkukumpuni ng pader: anak ni Beso- 
deias.---Ne 3:6, tingnan ang Blg. 13. 

18. Isa sa mga tumayo sa kaliwa ni Ezra nang bu- 
masa ito mula sa Kautusan sa nagkakatipong pulu- 
tong noong ikapitong buwan ng 455 B.C.E. Mala- 
mang na si Mesulam ay isang saserdote.---Ne 8:2, 4: 
tingnan ang Blg. 10 at 11. 

19. Isang saserdote (o ninuno ng isang saserdote) 
na lumagda sa tipan ng katapatan na ipinanukala ng 
mga Levita.--Ne 9:5, 38, 10:1, 7, 8, tingnan ang 
Blg. 10 at 11. 

20. Isang pangulo ng bayan na ang inapo, kung 
hindi man siya mismo, ay nagpatotoo rin sa mis- 


388 


mong kontratang iyon.--Ne 10:1, 14, 20, tingnan 
ang Blg. 13. 

21. Isa na nasa martsa ng pasinaya na isinaayos 
ni Nehemias nang matapos ang pader ng Jerusalem. 
—Ne 12:31, 33, tingnan ang Blg. 13. 


MESULEMET [ang anyong pambabae ng Me- 
sulam]. Anak ni “Haruz na mula sa Jotba” na naging 
asawa ng Judeanong si Haring Manases at ina ni 
Haring Amon.---2Ha 21:19, 20. 


METAL. Sa mahigit na 100 elemento na kilala 
ng tao, mahigit sa 75 porsiyento ay metal. Ang gin- 
to, pilak, tanso, bakal, at tingga ay espesipikong bina- 
banggit sa Kasulatan. Ang unang mga pagtukoy ng 
Bibliya sa mga metal ay nasa Genesis 2:11 at 4:22. 

Hinggil sa pisikal na mga katangian ng mga me- 
tal, ang mga ito ay di-napaglalagusan ng liwanag, 
natutunaw sa init, at napipitpit, ang mga ito ay 
may metalikong kinang at kadalasan ay mahuhu- 
say na daluyan ng init at kuryente. Ang mga me- 
tal ay may kemikal at pisikal na mga katangiang 
pagkakakilanlan. Para sa espesipikong imporma- 
syon at mga paglitaw sa Kasulatan, tingnan ang 
nabanggit na mga metal sa ilalim ng kani-kanilang 
pangalan, gayundin ang artikulong PAGDADALISAY, 
TAGAPAGDALISAY. 


METEG-AMMA [Renda ng Amma (posible, 
Siko)]. Isang lugar na kinuha ni Haring David mula 
sa mga Filisteo. (2Sa 8:1) Yamang walang nalala- 
mang anumang lokasyon na may ganitong pa- 
ngalan, malamang na ang Meteg-amma ay isang 
makasagisag na termino na tumutukoy sa isa sa 
mga pangunahing lunsod ng mga Filisteo. Ang ka- 
tulad na ulat sa 1 Cronica 18:1 ay nagsasabi ng ga- 
nito, “ang Gat at ang mga sakop na bayan nito.” 
Sa 2 Samuel 8:1, maliwanag na itinuring ng Ameri- 
can Standard Version na ang elementong “amma” 
sa Meteg-amma ay mula sa salitang Hebreo para sa 
“ina.” Kaya naman, isinalin nito ang Meteg-amma 
bilang “ang renda ng inang lunsod.” Ganitong diwa 
ang itinatawid ng An American Translation, na ka- 
babasahan ng “ang kontrol ng metropolis” sa halip 
na “Meteg-amma.” 


METUSAEL [lalaki ng Diyos]. Isang inapo ni 
Cain sa pamamagitan ni Enoc. Si Metusael ay anak 
ni Mehujael at ama ni Lamec (hindi dapat ipagka- 
mali sa ama ni Noe na si Lamec).---Gen 4:17, 18. 


MEUNIM, MGA. “Salig sa pangalan, ang mga 
Meunim ay itinuturing na mga taong Arabe na na- 
ninirahan sa loob at sa paligid ng Ma'an, isang lun- 
sod na mga 32 km (20 mi) sa STS ng Petra. 

Sa tulong ni Jehova, ang Judeanong si Ha- 
ring Uzias (829-778 B.C.E.) ay matagumpay na na- 


389 


kipagdigma laban sa mga Meunim. (2Cr 26:1, 7) 
Marahil nang panahong iyon, ang ilan sa mga bi- 
hag na mga Meunim ay ginawang mga alipin sa 
templo, at kung gayon, ang kanilang mga inapo ay 
itinala nang dakong huli kasama ng mga Netineo 
na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya.---Ezr 
2:1, 2, 43, 50, Ne 7:52: ihambing ang Aw 68:18. 

Noong panahon ng paghahari ni Hezekias (745- 
717 B.C.E.), pinabagsak ng isang pulutong ng mga 
Simeonita ang tumatahan sa tolda na mga Meunim 
sa kapaligiran ng Gedor.---1Cr 4:24, 39-41, tingnan 
ang AMMONIM, MGA. 


MEZAHAB [Mga Tubig ng Ginto]. Magulang ni 
Matred at ninuno (marahil, babaing ninuno) ni Me- 
hetabel na asawa ni Hadar (Hadad), ang huling bi- 
nanggit sa mga hari ng Edom.---Gen 36:31, 39; 1Cr 
1:50. 


MEZOBAITA [Ng (Mula sa) Zoba]. Isang ter- 
mino na tumutukoy sa tahanan ni Jaasiel.--1Cr 
11:47. 


MEZUZAH. Anyong Ingles ng salitang Hebreo 
na karaniwang ginagamit sa Bibliya upang tumukoy 
sa isang hamba ng pinto o poste ng pinto. Ang 
mezu-zah' at ang anyong pangmaramihan na mezu- 
zohth' ay lumilitaw sa Exodo 12:7 (tlb sa Rbi8), 22, 
23, may kinalaman sa pagwiwisik ng dugo ng hayop 
na Pampaskuwa sa mga poste ng pinto, at sa Exodo 
21:6, hinggil sa isang alipin na nagnanais manatili 
sa paglilingkod sa kaniyang panginoon kung kaya 
siya dinala sa tapat ng pinto o ng “poste ng pinto” at 
nagpabutas siya ng tainga sa kaniyang panginoon 
sa pamamagitan ng balibol. May mga pagtukoy rin 
sa mga poste ng pinto ng templong itinayo ni Solo- 
mon (1Ha 6:31, 33, 7:5) at sa mga poste ng pinto ng 
makasagisag na templong nakita ni Ezekiel sa pa- 
ngitain.---Eze 41:21, 45:19, 46:2. 

Sa makabagong panahon, ang anyong Ingles na 
terminong “mezuzah” ay ginagamit upang tumukoy 
sa isang parihabang piraso ng pergamino na nagla- 
laman ng tekstong Hebreo ng Deuteronomio 6:4-9 
at Deuteronomio 11:13-21, karaniwang nakasulat sa 
22 taludtod. Inirorolyo ang pergamino at inilalagay 
sa isang sisidlang kahoy, metal, o salamin na ikina- 
kabit naman nang pahilig sa kanang poste ng pinto 
ng mga tahanan ng mga Ortodoksong Judio, anupat 
ang itaas na bahagi ay nakaturo nang papaloob at 
ang ibabang bahagi naman ay papalabas. Sa likuran 
ng pergaminong ito ay nakasulat ang salitang He- 
breo na Shad-dai” (nangangahulugang “Makapang- 
yarihan-sa-lahat”) at kalimitan nang makikita iyon 
sa isang salaming bahagi ng lalagyan. Kung minsan, 
ang mga sisidlan ng mezuzah ay may artistikong 
mga palamuti. Kapag ang mga debotong Ortodok- 
song Judio ay pumapasok o lumalabas sa isang 


MICAIAS 


bahay, hinihipo nila ang mezuzah at bumibigkas 
sila ng panalanging, “Bantayan nawa ng Diyos ang 
aking paglabas at ang aking pagpasok mula ngayon 
at magpakailanman.”--Ihambing ang Aw 121:8. 

Ang paggamit ng mezuzah ay nakasalig sa isang 
literal na pagpapakahulugan sa utos na nasa Deute- 
ronomio 6:9 (tlb sa Rbi8) at 11:20. 


MIBHAR [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “pumili”]. Anak ni Hagri, isa sa maka- 
pangyarihang mga lalaki ng mga hukbong militar 
ni David. (1Cr 11:26, 38) Ipinapalagay ng ilan na 
ang 1 Cronica 11:38 ay hindi katugma ng katulad na 
talaan sa 2 Samuel 23:36, kung saan ang binabang- 
git ay si Bani na Gadita sa halip na si Mibhar. Sina- 
sabi nila na ang Mibhar ay resulta ng isang pagba- 
go sa Hebreong “mula sa Zoba" at na ang huling 
mga salita ng 1 Cronica 11:38 naman ay resulta ng 
pag-unawa sa bani” hag-gadhi” (Bani na Gadita) bi- 
lang ben-haghri” (anak ni Hagri). Ito ay nananati- 
ling pala-palagay lamang. 


MIBSAM  [Pinabanguhan: Langis ng Balsamo; 
Bangong Espesya]. 

1. Isa sa mga anak ni Ismael at pinagmulan ng 
isang pamilya.---Gen 25:13: 1Cr 1:29. 

2. Isang inapo ni Simeon.— 1Cr 4:24, 25. 


MIBZAR [posibleng nangangahulugang “Kuta']. 
Isa sa mga shik ng Edom, o Esau. Marahil ang pa- 
ngalang Mibzar ay kumapit din kapuwa sa kaniyang 
mga inapo at sa lugar na kanilang pinamayanan. 
--Gen 36:40, 42, 1Cr 1:53. 


MICA [pinaikling anyo ng Miguel o Micaias]. 
Ang mga pangalang Ingles na Mica at Micah ay re- 
sulta ng maliit na pagkakaiba ng baybay sa Hebreo. 

1. Anak ni Mepiboset (Merib-baal) at apo ng anak 
ni Haring Saul na si Jonatan. Si Mica (tinawag ding 
Mikas) ay ama nina Piton, Melec, Tarea (Tahrea), at 
Ahaz.--2Sa 9:12, 1Cr 8:33-35, 9:39-41. 

2. Isa sa mga Levita (o ang ninuno ng isang Le- 
vita) na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa 
“mapagkakatiwalaang kaayusan” noong panahon ni 
Nehemias.---Ne 9:38, 10:1, 9, 11. 

3. Isang Levitang inapo ni Asap at anak ni Zicri 
(kilala rin bilang Zabdi at Zacur). Si Mica ay ama ni 
Matanias at tinatawag ding Mikas at Micaias.---1Cr 
9:14, 15, Ne 11:17, 22, 12:35. 


MICAIAS [Sino ang Tulad ni Jehova?]. 

1. Asawa ni Haring Rehoboam, anak ni Uriel ng 
Gibeah, at ina ni Haring Abias ng Juda. Tinatawag 
din siyang “Maaca.”--2Cr 11:18, 20, 13:1, 2. 

2. Anak ni Imla at isang propeta ni Jehova sa hi- 
lagang kaharian ng Israel noong panahon ng 


MICAL 


paghahari ni Haring Ahab. (1Ha 22:8) Habang dina- 
dalaw ni Haring Jehosapat ng Juda si Ahab, inan- 
yayahan siya ng Israelitang hari na sumama sa 
isang kampanyang pangmilitar laban sa mga Sirya- 
no upang matamong muli ang pagmamay-ari sa Ra- 
mot-gilead. Tinanggap ito ni Jehosapat pero hiniling 
niya na sumangguni sa salita ni Jehova. Kaya ipina- 
tawag ni Ahab ang 400 propeta at tinanong sila: 
“Hahayo ba ako laban sa Ramot-gilead sa digmaan, 
o magpipigil ba ako?” Sumagot sila nang positibo, na 
sinasabing ibibigay ni Jehova ang lunsod sa kamay 
ng hari. Gayunman, nais ni Jehosapat ng higit pang 
katiyakan, kaya atubiling ipinatawag ni Ahab si Mi- 
caias, ang propeta na laging humuhula ng masama 
para sa kaniya. Hinimok ng ipinadalang mensahero 
si Micaias na magsalita kay Ahab ng mga salitang 
tulad ng sa isa sa iba pang mga propeta. Noong una 
ay gayon ang ginawa ni Micaias, ngunit pinanumpa 
siya ni Ahab na salitain ang “katotohanan sa panga- 
lan ni Jehova.” Dahil dito, sinabi ni Micaias: “Nakiki- 
ta ko nga ang lahat ng mga Israelita na nanganga- 
lat sa ibabaw ng mga bundok, tulad ng mga tupang 
walang pastol.”--- 1Ha 22:1-17, 2Cr 18:1-16. 
Pagkatapos ay sinimulang ilahad ni Micaias ang 
kaniyang pangitain tungkol kay Jehova na nakau- 
po sa Kaniyang makalangit na trono at nagtata- 
nong sa nagkakatipong mga espiritung nilalang: 
“Sino ang lilinlang kay Ahab, upang siya ay uma- 
hon at mabuwal sa Ramot-gilead?” Isa sa mga es- 
piritu ang nagboluntaryong yumaon at maging 
“isang espiritung mapanlinlang” sa bibig ng lahat 
ng propeta ni Ahab. Tumugon si Jehova: “Lilinla- 
ngin mo siya, at, higit pa riyan, ikaw ang magwa- 
wagi. Lumabas ka at gayon ang gawin mo.” Pagka- 
tapos ay sinabi ni Micaias kay Ahab na naglagay 
ang Diyos ng isang espiritung mapanlinlang sa bi- 
big ng lahat ng propeta nito, “ngunit si Jehova mis- 
mo ay nagsalita ng kapahamakan tungkol sa iyo.” 
Dahil doon ay sinampal ng bulaang propetang si 
Zedekias si Micaias sa pisngi at may-panlilibak na 
tinanong: “Alin bang daan ang dinaanan ng espiri- 
tu ni Jehova mula sa akin upang makipag-usap sa 
iyo?” May-katapangang tumugon si Micaias: “Nari- 
to! Makikita mo kung aling daan sa araw na iyon 
kapag papasok ka sa kaloob-loobang silid upang 
magtago.” Pagkatapos ay iniutos ni Ahab na ilagay 
si Micaias sa bahay-kulungan, kung saan ang pro- 
peta ay pakakainin ng binawasang mga tustos ng 
tinapay at tubig hanggang sa dumating ang hari 
nang payapa. Gayunman, hindi na nakabalik si 
Ahab, dahil noong panahon ng pagbabaka sa Ra- 
mot-gilead, “may isang lalaking naghutok ng bu- 
sog sa pagbabakasakali,” anupat tumama ang pala- 
so sa Israelitang hari, at sa kalaunan ay namatay 
ito. Ang huling mga salita ni Micaias kay Ahab ay: 
“Kung babalik ka man nang payapa, si Jehova ay 


390 


hindi nagsalita sa akin.” Ang kamatayan ng hari ay 
nagpatunay na si Micaias ay talaga ngang propeta 
ni Jehova.--1Ha 22:18-37, 2Cr 18:17-34. 

3. Isa sa mga prinsipeng isinugo ni Haring Jeho- 
sapat sa buong Juda bilang mga guro, kasama ng 
mga Levita at mga saserdote. Taglay nila “ang aklat 
ng kautusan ni Jehova” habang tinuturuan nila ang 
mga tao sa lahat ng mga lunsod ng Juda.---2Cr 
17:7-9. 

4. Ama ng Acbor (Abdon) na isinugo, kasama ng 
iba pa, ni Haring Josias upang sumangguni kay Je- 
hova may kinalaman sa mga salita ng kasusumpong 
na aklat ng Kautusan. Tinatawag din siyang Mikas. 
--2Ha 22:12, 13, 2Cr 34:20, 21. 

5. “Anak ni Gemarias na anak ni Sapan.” Naroroon 
siya sa silid-kainan ng kaniyang ama, si Gemarias, 
nang basahin ni Baruc sa madla ang balumbong nag- 
lalaman ng mga salita ni Jehova sa pamamagitan ni 
Jeremias laban sa Israel, sa Juda, at sa lahat ng ban- 
sa. Matapos marinig ang mensaheng ito, iniulat ni Mi- 
caias sa kalihim ni Haring Jehoiakim at sa mga prin- 
sipe ang kaniyang narinig.---Jer 36:2, 9-13. 

6. Ninuno ng saserdoteng si Zacarias, anupat 
itong huling nabanggit ay kabilang sa mga may 
mga trumpeta sa seremonya ng pagpapasinaya ng 
muling-itinayong pader ng Jerusalem. Tinatawag 
din siyang Mica.---Ne 11:22, 12:31, 35. 

7. Isang saserdote na kabilang sa mga may mga 
trumpeta na tumugtog sa isa sa dalawang “koro ng 
pasasalamat” na nakibahagi sa martsa ng pasinaya 
para sa muling-itinayong pader ng Jerusalem no- 
ong mga araw ni Nehemias.---Ne 12:40, 41. 


MICAL [malamang, Sino ang Tulad ng Diyos?]. 
Nakababatang anak na babae ni Haring Saul, na- 
ging asawa ni David. Inialok ni Saul kay David ang 
kaniyang nakatatandang anak na babae na si Merab 
bilang asawa ngunit ibinigay niya ito sa ibang lala- 
ki. Gayunman, si Mical “ay umiibig kay David,” at 
inialok siya ni Saul kay David kung makapagdadala 
ito ng dulong-balat ng isang daang Filisteo, palibha- 
sa'y iniisip ni Saul na mapapatay si David sa pagta- 
tangkang pumatay ng gayon karaming mandirig- 
ma ng kaaway. Tinanggap ni David ang hamon, 
anupat nagdala siya kay Saul ng 200 dulong-balat 
ng mga Filisteo, at ibinigay sa kaniya si Mical bilang 
asawa. Ngunit, pagkatapos nito, “nakadama si Saul 
ng higit pang takot dahil kay David” at naging kaa- 
way siya ni David nang habang panahon. (1Sa 
14:49: 18:17-29) Nang umabot na sa sukdulan ang 
pagkapoot ni Saul kay David, tinulungan ni Mical si 
David na matakasan ang poot ng hari. Noong pana- 
hong matagal na wala si David, ibinigay siya ni Saul 
kay Palti na anak ni Lais na mula sa Galim bilang 
asawa.-- 1Sa 19:11-17, 25:44. 


391 


Nang maglaon, nang sikapin ni Abner na maki- 
pagtipan kay David, tumanggi si David na makipag- 
kita sa kaniya malibang dalhin niya si Mical. Sa pa- 
mamagitan ng mensahero, iniharap ni David ang 
kaniyang kahilingan sa anak ni Saul na si Is-boset, at 
kinuha si Mical mula sa asawa nito na si Paltiel (Pal- 
ti) at ibinalik kay David.---2Sa 3:12-16. 

Pinarusahan Dahil sa Kawalang-galang kay 
David. Nang ipag-utos ni David bilang hari na 
dalhin ang kaban ng tipan sa Jerusalem at ipakita 
niya ang kaniyang kagalakan para sa pagsamba kay 
Jehova sa pamamagitan ng napakasiglang pagsasa- 
yaw, habang “nabibigkisan ng isang epod na lino,” 
pinagmasdan siya ni Mical mula sa bintana at “pi- 
nasimulan niya itong hamakin sa kaniyang puso.” 
Pagbalik ni David sa kaniyang sambahayan, may- 
panunuyang ipinahayag ni Mical ang kaniyang dam- 
damin, na nagpapakita ng kawalan ng pagpapa- 
halaga sa sigasig na ipinamalas ni David para sa 
pagsamba kay Jehova at nagpapahiwatig na inakala 
niyang kahiya-hiya ang ikinilos ni David. Nang mag- 
kagayon ay sinaway siya ni David at maliwanag na 
pinarusahan din siya sa pamamagitan ng hindi na 
pagsiping sa kaniya, anupat namatay siya na walang 
anak.---2Sa 6:14-23. 

Nag-alaga sa mga Anak ng Kaniyang Kapa- 
tid. Ang ulat sa 2 Samuel 21:8 ay may binabang- 
git na “limang anak ni Mical na anak na babae ni 
Saul na ipinanganak nito kay Adriel,” na kabilang sa 
mga miyembro ng sambahayan ni Saul na ibinigay 
ni David sa mga Gibeonita bilang pagbabayad-sala 
sa pagtatangka ni Saul na lipulin sila. (2Sa 21:1-10) 
Waring may pagkakasalungatan ang 2 Samuel 21:8 
at 2 Samuel 6:23, na nagpapakitang namatay si Mi- 
cal na walang anak, ngunit maaaring maipaliwanag 
ito ng pangmalas na pinanghahawakan ng ilang ko- 
mentarista, samakatuwid nga, na ang mga batang 
ito ang limang anak ng kapatid ni Mical na si Merab 
at na si Mical ang nagpalaki sa kanila dahil maagang 
namatay ang kanilang ina.---Tingnan ang MERAB. 


MICMAS(H) [Nakaimbak na [samakatuwid 
nga, kubling] Dako]. Isang lugar na ipinapalagay na 
ang makabagong Mukhmas na nasa isang burol na 
mga 600 m (2,000 piye) ang taas mula sa kapanta- 
yan ng dagat at mga 11 km (7 mi) sa HHS ng 
Jerusalem. Nasa H ito ng Wadi Suweinit (Nahal 
Mikhmas), ang itinuturing na “banging tawiran ng 
Micmash.” (1Sa 13:23) Palibhasa'y sumasanib sa 
Wadi Suweinit ang ibang mga wadi mula sa TK 
at HK, ang wadi na ito'y nagsisimula sa bulubundu- 
king pook ng Efraim at umaabot hanggang sa Libis 
ng Jordan. 

Tiyak na sa paghahandang palayain ang Israel 
mula sa kontrol ng mga Filisteo, pumili si Haring Saul 
ng isang hukbo ng 3,000 lalaki. Mula sa mga ito'y 


MICMAS(H) 


2,000 ang nagkampong kasama niya sa Micmash at 
sa bulubunduking pook ng Bethel, ang iba naman ay 
pumuwesto sa Gibeah kasama ng kaniyang anak na 
si Jonatan. Nang maglaon, pinabagsak ni Jonatan ang 
“garison” ng mga Filisteo sa kalapit na Geba (“Gi- 
beah,” Vg). Bilang pagganti, nagtipon ang mga Filis- 
teo ng isang malaking hukbo, pati na ng mga karo at 
mga mangangabayo. Lumilitaw na dahil dito'y napi- 
litan si Saul na umurong mula sa Micmash tungo sa 
Gilgal. Palibhasa'y napipighati ng mga Filisteo, mara- 
ming Israelita ang nagtago sa mga yungib at sa mga 
hukay. Ang iba naman ay nanganlong sa S ng Jor- 
dan. Nang maglaon, ang pangangalat na ito ng mga 
mandirigmang Israelita sa harap ng banta ng mga Fi- 
listeo ang idinahilan ni Saul kung bakit hindi niya 
hinintay na si Samuel ang maghandog ng hain. 
Pagkatapos sawayin ni Samuel dahil sa kaniyang ka- 
pangahasan, pumaroon si Saul kay Jonatan sa Geba, 
kasama ang mas kaunting hukbo ng mga 600 lalaki. 
(1Sa 13:1-16) Ayon sa 1 Samuel 14:2, maliwanag na 
inilipat ni Saul ang kaniyang kampo sa Migron mala- 
pit sa Gibeah. 

Pinasimulan ni Jonatan ang Paglupig sa mga 
Filisteo. Dahil tatlong pangkat ng mga mananam- 
sam na Filisteo ang lumalabas mula sa kampo ng mga 
ito sa Micmash at isang hukbo ng mga Filisteo ang lu- 
malabas sa “banging tawiran ng Micmash,” ipinasiya 
ni Jonatan na tapusin na ang bantang ito. (1Sa 13:16- 
23) Upang maisagawa ito, tinawid niya ang banging 
tawiran, na (kung ang Wadi Suweinit) isang malalim 
na bangin na may napakatatarik na dalisdis sa da- 
kong S ng Geba (Jaba'). Dalawang prominenteng bu- 
rol na may matatarik at mababatong dalisdis ang ma- 
kikita sa dako kung saan biglang lumiliko ang Wadi 
Suweinit. Maaaring ang mga ito ang 'tulad-ngiping 
malalaking bato” na pinanganlang Bozez at Sene, at 
marahil ang tulad-ngiping mga gilid ng mga ito ay 
hinubog ng erosyon sa loob ng mga 30 siglo. (1Sa 
14:1-7) Napakaimposible para sa isang dayuhan na 
makalabas sa pasikut-sikot na mga gulod, bunton, at 
matutulis na bato sa wadi. Ngunit lumilitaw na kabi- 
sado ito ni Jonatan, palibhasa'y lumaki siya sa teritor- 
yong Benjamita. Habang ang kampo ng kaniyang 
ama ay nasa Micmash at ang sa kaniya naman ay 
nasa Geba, tiyak na nagkaroon si Jonatan ng mara- 
ming pagkakataon para maging higit na pamilyar sa 
topograpiya ng lugar. 

Si Jonatan at ang kaniyang tagapagdala ng baluti 
ay nagtungo sa Micmash at pagkatapos ay inilantad 
nila ang kanilang sarili sa himpilang Filisteo. Nang 
matanaw sila, sumigaw ang mga Filisteo: “Umahon 
kayo sa amin, at may isang bagay kaming ipaaalam 
sa inyo!” Pagkatapos nito, gamit ang kaniyang mga 
kamay at mga paa, ginapang at inakyat ni Jonatan, 
kasunod ang kaniyang tagapagdala ng baluti, ang 
matarik na daanan patungo sa himpilang Filisteo. 


MICMETAT 


Magkasama nilang pinabagsak ang mga 20 Filisteo 
sa distansiyang mga kalahati ng sukat ng lupaing 
kayang araruhin ng isang pareha ng mga toro sa 
isang araw.-- 1Sa 14:8, 11-14, tlb sa Rbi8. 

Dahil sa lindol na pinasapit ng Diyos, na ang mga 
epekto ay napansin ng mga bantay ni Saul, nagka- 
gulo ang kampo ng mga Filisteo. Pagdating doon ni 
Saul at ng kaniyang mga tauhan, marami sa mga Fi- 
listeo ang nagpatayan na dahil sa kalituhan at ang 
iba naman ay tumakas. Malamang na bitbit ang 
mga sandata ng mga Filisteo na nasumpungan nila 
sa lugar na iyon, tinugis ng hukbo ni Saul ang tuma- 
takas na mga hukbo ng kaaway. Palibhasa'y suma- 
ma sa kanila ang mga Israelita na nagtago at yaong 
mga dating pumanig sa mga Filisteo, “pinagbabag- 
sak nila ang mga Filisteo mula sa Micmash hang- 
gang sa Aijalon.”--1Sa 14:15-23, 31. 

Ayon sa 1 Samuel 13:5, ang mga hukbong Filisteo 
sa Micmash ay may 30,000 karong pandigma. Ang 
bilang na ito'y di-hamak na mas malaki kaysa sa bi- 
lang ng karong pandigma na ginamit sa ibang mga 
pakikipagbakang militar (ihambing ang Huk 4:13, 
2Cr 12:2, 3; 14:9), at mahirap gunigunihin kung pa- 
ano ginamit ang gayon karaming karong pandigma 
sa bulubunduking kalupaan. Dahil dito, karaniwang 
ipinapalagay na ang 30,000 ay isang pagkakamali 
ng eskriba. Ang Syriac na Peshitta at ang edisyon ni 
Lagarde ng Griegong Septuagint ay kababasahan ng 
3,000, at sinunod ng maraming bersiyon ng Bibliya 
ang ganitong pagkakasalin. (AT, JB, Mo) Gayunpa- 
man, may iminumungkahi pang mas mabababang 
bilang. 

Pagkaraan ng ilang siglo, binanggit ng hula ni Isa- 
ias na sa Micmash ilalapag” ng nanlulupig na Asir- 
yano “ang kaniyang mga kagamitan.” (Isa 10:24, 28) 
Pagkabalik ng mga Israelita mula sa pagkatapon 
sa Babilonya noong 537 B.C.E., lumilitaw na ang 
Micmas(h) ay muling tinirahan ng mga Benjamita. 
- Er 2:1, 2, 27: Ne 7:31: 11:31. 


MICMETAT. Isang lugar sa hangganan ng Ef- 
raim at Manases. Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet 
Juleijil, na matatagpuan di-kalayuan sa S ng Sikem. 
Tumutugma ito sa binabanggit ng Bibliya na ang 
Micmetat ay “nasa tapat ng Sikem.”--Jos 16:5, 6, 
17:7. 


MICRI [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “magtinda"]. Isang Benjamita at 
ninuno ni Elah na nanirahan sa Jerusalem pagkata- 
pos ng pagkatapon sa Babilonya.--1Cr 9:1-3, 7, 8. 


MIDIAN, MGA MIDIANITA |Ni (Kay) Mi- 
dian]. 

1. Isa sa mga anak ni Abraham sa kaniyang ba- 
bae na si Ketura; ama nina Epa, Eper, Hanok, Abida, 
at Eldaa. (Gen 25:1, 2, 4; 1Cr 1:32, 33) Bago siya ma- 


392 


matay, binigyan ni Abraham ng mga regalo si Mi- 
dian at ang iba pang mga anak ng kaniyang mga 
babae at pagkatapos ay pinayaon sila patungo sa lu- 
pain ng Silangan.---Gen 25:5, 6. 

2. Ang mga inapo ng anak ni Abraham na si Mi- 
dian ay tinutukoy sa kabuuan bilang “Midian” at 
"mga Midianita.” (Bil 31:2, 3) Kung minsan, wa- 
ring tinutukoy sila sa Bibliya bilang mga Ismaelita. 
(Ihambing ang Gen 37:25, 27, 28, 36, 39:1, Huk 8:22, 
24.) Maaaring ipinahihiwatig nito na ang mga inapo 
ni Abraham sa pamamagitan ng kaniyang mga anak 
na sina Ismael at Midian ay may malaking pagkaka- 
tulad sa paraan ng pamumuhay, at maaaring higit 
pa silang nagsanib dahil sa pakikipag-asawa sa isa't 
isa ng mga tao ng dalawang bayan. Lumilitaw rin na 
ang ilan man lamang sa mga Kenita ay kilala bilang 
mga Midianita. Yamang ang mga Kenita ay nabang- 
git na bilang isang bayan bago pa ang kapangana- 
kan ni Midian, maaaring nangangahulugan ito na 
ang Kenitang bayaw ni Moises na si Hobab ay isang 
Midianita batay lamang sa heograpikong pangma- 
las.--Gen 15:18, 19: Bil 10:29, Huk 1:16, 4:11, ting- 
nan ang ISMAELITA, KENITA. 

Palibhasa'y mga inapo ni Abraham, malamang na 
nagsalita ang mga Midianita ng isang wikang kaha- 
wig na kahawig ng Hebreo. Halimbawa, lumilitaw 
na hindi nahirapan si Gideon na maintindihan ang 
mga Midianita. (Huk 7:13-15, 8:18, 19) Gayunman, 
may posibilidad din na natutuhan ni Gideon ang 
wika ng mga Midianita, yamang ang Israel ay su- 
mailalim sa kanilang pamumuno sa loob ng pitong 
taon.--Huk 6:1. 

Pangunahin na, ang mga Midianita ay pagala-gala 
at naninirahan sa mga tolda. (Huk 6:5, 6; Hab 3:7) 
Ngunit noong mga araw ni Moises, iniuulat din na 
tumahan sila sa mga lunsod. (Bil 31:9, 10) Nang pa- 
nahong iyon ay talagang maunlad sila, anupat ang 
bilang ng kanilang mga asno at mga hayop sa ka- 
wan at bakahan ay umabot nang sampu-sampung 
libo. (Bil 31:32-34) Kabilang sa kanilang kayamanan 
ang mga gintong palamuti na may kabuuang bigat 
na mahigit sa 191 kg (512 Ib t, nagkakahalaga nga- 
yon nang mahigit sa 82, 150,000).--Bil 31:50-52. 

Lumilitaw na kapuwa ang mga lalaki at mga ba- 
bae ay naggayak sa kanilang sarili ng mga gintong 
palamuti, kabilang na rito ang mga singsing na 
pang-ilong at mga hikaw. Ang mga Midianitang 
hari ay nagdamit ng “mga kasuutang lanang tinina 
sa mamula-mulang purpura,” at maging ang kani- 
lang mga kamelyo ay may mga kuwintas na ma- 
liwanag na kinabitan ng mga palamuting hugis- 
buwan.--Bil 31:50: Huk 8:21, 26. 

Tiyak na natamo ng mga Midianita ang kanilang 
kayamanan sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan 
at pandarambong. (Ihambing ang Gen 37:28, Huk 
6:5, 6.) Noon pa mang panahon ni Jose, mayroon 


393 


nang naglalakbay na mga pulutong ng mga manga- 
ngalakal na Midianita na nagtutungo sa Ehipto. Ipi- 
nagbili si Jose ng kaniyang mga kapatid sa ama 
sa gayong naglalakbay na pulutong na papuntang 
Ehipto at may dalang mababangong resina.---Gen 
37:25, 28. 

Malamang na ilang panahon bago pumasok ang 
Israel sa Lupang Pangako, nagtagumpay ang Edo- 
mitang si Haring Hadad (anak ni Bedad) laban sa 
mga Midianita sa parang ng Moab.---Gen 36:35, 1Cr 
1:46. 

Pinagkasala ang Israel. Nang maglaon, nag- 
pamalas ang mga Midianita ng pagkapoot sa mga 
Israelita. Nakipagtulungan sila sa mga Moabita sa 
pag-upa sa propetang si Balaam upang sumpain ang 
Israel. (Bil 22:4-7) Nang mabigo ito, sa payo ni Ba- 
laam ay may-katusuhang ginamit ng mga Midiani- 
ta at mga Moabita ang kanilang kababaihan upang 
ganyakin ang libu-libong lalaking Israelita na ma- 
sangkot sa seksuwal na imoralidad at idolatriya may 
kaugnayan sa Baal ng Peor. (Bil 25:1-9, 14-18, 31:15, 
16: 1Co 10:8, Apo 2:14) Pagkatapos nito, bilang pag- 
sunod sa utos ng Diyos, naghiganti ang mga Israe- 
lita laban sa Moab. Ang Midianitang mga lunsod at 
mga kampong may pader sa lugar na iyon ay sinu- 
nog. Libu-libong alagang hayop at maraming gin- 
tong kagamitan ang kinuha bilang mga samsam. 
Maliban sa mga dalaga, lahat ay pinatay, pati ang li- 
mang hari ng Midian---sina Evi, Rekem, Zur, Hur, at 
Reba.--Bil 31. 

Wala pang tatlong siglo pagkatapos nito, ang mga 
Midianita ay nakabawi mula sa dagok na ito at na- 
gawa nilang siilin ang mga Israelita sa loob ng pi- 
tong taon. (Ihambing ang Huk 6:1, 11:25, 26.) Kasa- 
ma ng mga Amalekita at “mga taga-Silangan,” ang 
mga pagala-galang ito na tumatahan sa mga tolda, 
dala ang kanilang mga alagang hayop at di-mabi- 
lang na mga kamelyo, ay nakapasok sa lupain ng Is- 
rael hanggang sa Gaza, anupat dinambong ang mga 
alagang hayop ng mga Israelita at inubos din ang 
kanilang mga ani.---Huk 6:2-6. 

Masaklap na Pagkatalo sa Kamay ni Gideon. 
Sa wakas, nang ang Israel ay humingi ng saklolo kay 
Jehova, ibinangon niya si Gideon upang iligtas sila. 
(Huk 6:7-16) Lubus-lubusan ang tagumpay na pi- 
nangyari ni Jehova sa pamamagitan ni Gideon anu- 
pat wala nang ulat ng higit pang panliligalig mula 
sa mga Midianita. (Huk 8:28) Pinatay ang kanilang 
mga prinsipe na sina Oreb at Zeeb, gayundin ang 
kanilang mga hari na sina Zeba at Zalmuna. (Huk 
7:25: 8:5, 21, tingnan ang GIDEON.) Pagkaraan ng 
maraming siglo, tinutukoy pa rin ang tagumpay la- 
ban sa Midian kapag inilalarawan ang pagdurog sa 
lakas ng kaaway.--Isa 9:4: 10:24-26: tingnan din 
ang Aw 83:9-11. 


MIGDOL 


Kabaligtaran ng dating pakikipag-alit ng mga Mi- 
dianita, tinukoy ng isang hula ng pagsasauli ang pa- 
nahon na “ang mga batang kamelyong lalaki ng Mi- 
dian at ng Epa” ay magdadala ng mga kaloob sa 
Sion.--Isa 60:5, 6, 11-14. 

3. Ang teritoryo na pinanirahan ng mga Midia- 
nita ay nakilala bilang “Midian” o “lupain ng Mi- 
dian.” (1Ha 11:18, Hab 3:7) Sinasang-ayunan ng 
karamihan na ang mga inapo ni Midian ay pangu- 
nahin nang nanirahan sa HK bahagi ng Arabia na 
nasa S lamang ng Gulpo ng ‘Aqaba. Ngunit ang la- 
wak ng mga lupaing pag-aari nila ay hindi matiyak 
at malamang na nagpabagu-bago sa kanilang bu- 
ong kasaysayan. Noong nabubuhay pa si Moises, lu- 
militaw na maraming Midianita ang naninirahan 
malapit sa teritoryong Moabita at sa kapaligiran ng 
rehiyong kontrolado ng Amoritang si Haring Sihon. 
- Bil 22:4: 31:8-12, Jos 13:21. 

Si Moises mismo ay gumugol ng mga 40 taon sa 
lupain ng Midian. Doon ay napangasawa niya si Zi- 
pora, isa sa pitong anak na babae ni Jetro na saser- 
dote ng Midian. (Tingnan ang JETRO.) Nagkaroon si 
Moises ng dalawang anak sa kaniya, sina Gersom at 
Eliezer. Dahil sa gawain ni Moises bilang pastol para 
sa kaniyang biyenan, nakarating siya sa bulubundu- 
king lugar sa palibot ng Horeb, anupat nagpapahi- 
watig na nanirahan siya sa kapaligiran ng Gulpo ng 
‘Aqaba. Gayunman, hindi matiyak kung ang rehi- 
yon sa palibot ng Horeb ay bahagi noon ng “lupain 
ng Midian.” (Exo 2:15-22: 3:1: 4:18-20, 18:1-4, Gaw 
7:29, 30) Nang dakong huli, waring may bahagi ng 
Edom na tinukoy bilang Midian.--1Ha 11:14-18. 


MIDIN. Isang lugar sa Ilang ng Juda. (Jos 15: 
20, 61) Maipapalagay na ang Midin ay ang Khirbet 
Abu Tabaq na nasa mababang kapatagan na tinata- 
wag na el Bugei'a (Biq'at Hureqanya, ang Libis ng 
Acor?) malapit sa HK dulo ng Dagat na Patay. 


MIGDAL-EL [Tore ng Diyos]. Isang nakukuta- 
ang lunsod sa teritoryo ng Neptali. (Jos 19:32, 35, 
38) Ang isang posibleng lokasyon na iminumungka- 
hi para sa Migdal-el ay ang Majadel. Ang lugar na 
ito ay nasa ibabaw ng isang burol na mga 17 km 
(11 mi) sa STS ng Tiro. 


MIGDAL-GAD [Tore ng Mabuting Kapalaran]. 
Isang Judeanong lunsod sa Sepela. (Jos 15:20, 33, 
37) Maipapalagay na ito ay ang Khirbet el-Mejdeleh 
(Horvat Migdal Gad), na mga 20 km (12 mi) sa K ng 
Hebron. 


MIGDOL [Tore]. 

1. Isang dako sa Ehipto na ginamit upang matu- 
koy ang lokasyon ng huling kampamento ng Israel 
sa Pihahirot bago tumawid sa Dagat na Pula. Mag- 
kakampo sila “sa harap ng Pihahirot sa pagitan ng 


MIGRON 


Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal-zepon.” (Exo 
14:2: Bil 33:5-8) Karaniwan nang pinaniniwalaan ng 
mga iskolar na ang Migdol ay malamang na Ehipsi- 
yong pagbigkas para sa Hebreong mighdal, na- 
ngangahulugang “tore,” at na walang alinlangang 
tumutukoy ito sa isang himpilan ng militar o banta- 
yan sa hanggahan ng Ehipto. Gayunman, may ka- 
tibayan na may ilang gayong Migdol noon sa kaha- 
baan ng hanggahan ng Ehipto; maging sa ngayon 
ay may tatlong iba't ibang nayon na may pangalang 
Mashtul, ang kasalukuyang anyo ng Migdol sa Ehip- 
siyo (na may pinagmulang Coptic). (Tingnan din 
ang Blg. 2.) Bagaman binabanggit ng isa sa Amar- 
na Tablets ang isang Ma-ag-da-li', wala itong ibini- 
bigay na pahiwatig hinggil sa lokasyon nito. Ya- 
mang ang lokasyon ng iba pang mga lugar, ng 
Pihahirot at ng Baal-zepon, ay hindi nalalaman nga- 
yon, hindi pa rin matiyak ang lokasyon ng Migdol. 
Itinuturing ng ilan na ito ay malamang na isang 
dako sa kataasan ng Jebel “Atagah na nakatung- 
hay sa hilagaang dulo ng Gulpo ng Suez. Bagaman 
ngayon ay walang nalalamang katibayan na mag- 
uugnay ng gayong dako sa pangalang Migdol, mali- 
wanag na isa itong estratehikong lokasyon para sa 
isang bantayan o hanggahang himpilan. 

2. Ang Migdol na binanggit ng mga propetang 
sina Jeremias at Ezekiel mga 900 taon pagkatapos 
ng Pag-alis. Bagaman maaaring ito rin ang dakong 
isinaalang-alang sa itaas, naniniwala ang karami- 
han sa mga komentarista na may ikalawang Ehipsi- 
yong Migdol na tinutukoy. 

Inihula ng propetang si Ezekiel ang isang pagka- 
wasak na nakatakdang sumapit sa Ehipto, mali- 
wanag na mula sa Babilonya, at pasasapitin ito 
“mula sa Migdol hanggang sa Seyene at hanggang 
sa hangganan ng Etiopia.” (Eze 29:10, 30:6) Yamang 
ang Seyene ay nasa pinakadulong T ng sinaunang 
Ehipto, lumilitaw na ang Migdol na ito ay nasa 
pinakadulong H, sa gayon ay lumilikha ng isang 
deskripsiyon na katulad ng pamilyar na pariralang 
“mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba” na ginamit 
may kinalaman sa Palestina. (Huk 20:1) Pagkatapos 
ng pagbagsak ng Jerusalem noong 607 B.C.E., ang 
nagsilikas na mga Judio ay namayan sa Migdol, Ta- 
panhes, Nop (Memfis), at sa lupain ng Patros. Ngu- 
nit masasaksihan noon ng Migdol at ng iba pang 
mga lugar ang lumalamong tabak' ni Haring Nabu- 
codonosor ng Babilonya.---Jer 44:1: 46:13, 14. 

Ang Migdol na ito ay kadalasang inuugnay sa 
isang tanggulan na inilarawan sa mga tekstong 
Ehipsiyong hieroglyphic na nagsisilbing bantay sa 
HS mga pasukan ng bansa. Tinutukoy ng The Anto- 
nine Itinerary (Itinerarium Provinciarum Antoni- 
ni Augusti) na mula pa noong ikatlong siglo C.E. 
ang isang dako na tinatawag na Magdolo malapit 
sa Pelusium, anupat ang huling nabanggit na lu- 


394 


gar ay nasa Baybayin ng Mediteraneo sa dakong 
maaaring tawaging pasukan patungong Ehipto ng 
mga nanggagaling sa Filistia. Bagaman walang ka- 
tiyakan, pansamantalang iniuugnay ng ilang isko- 
lar ang hanggahan-tanggulang ito na tinatawag na 
Migdol sa Tell el-Heir, mga 10 km (6 na mi) sa 
TTK ng Pelusium (Tell el Farame). 


MIGRON [Giikan]. Isang lokasyon “sa may hang- 
ganan ng Gibeah” kung saan nagkakampo si Ha- 
ring Saul nang patayin ni Jonatan at ng kaniyang 
tagapagdala ng baluti ang mga 20 lalaki sa himpi- 
lan ng mga Filisteo malapit sa Micmash. (1Sa 13:16, 
23, 14:1, 2, 13-16) Ipinapalagay na ang Migron 
ay ang Tell Miryam, na humigit-kumulang 1 km 
(0.6 mi) sa KTK ng Mukhmas (Micmash). 

Sa Isaias 10:28, ang Migron ay inihula bilang isa 
sa mga lunsod na daraanan ng mga Asiryano patu- 
ngong Jerusalem. Yamang ang Migron ay binanggit 
kasunod ng Ai (Aiath) at bago ang Micmash, waring 
lumilitaw na ito'y nasa H at hindi nasa T ng Mic- 
mash. Dahil dito, iminumungkahi na mayroon pang 
isang Migron (ang Makrun sa dakong HK ng Mic- 
mash). Gayunman, kung ang Migron noong pana- 
hon ni Saul ay umiiral pa, waring malayong mang- 
yari na wala pang 3 km (2 mi) mula roon ay may isa 
na namang bayan na may gayunding pangalan. 
Kaya maaaring itinatala lamang ng hula ang mga 
lunsod na maaapektuhan ng pagsalakay ng Asirya 
at hindi nito pinagsunud-sunod ang mga iyon ayon 
sa kanilang lokasyon o heograpikong posisyon. (Isa 
10:24, 28-32) Sa gayon ang Migron ng Isaias 10:28 
ay maaaring ang Migron din na binanggit sa 1 Sa- 
muel 14:2. 


MIGUEL [Sino ang Tulad ng Diyos?]. 

1. Ang tanging banal na anghel, maliban kay 
Gabriel, na ang pangalan ay binanggit sa Bibliya, at 
ang kaisa-isang anghel na tinawag na “arkanghel.” 
(Jud 9) Unang lumitaw ang pangalang ito sa ika- 
sampung kabanata ng Daniel, kung saan si Miguel 
ay inilalarawan bilang “isa sa mga pangunahing 
prinsipe”: sinaklolohan niya ang isang nakababa- 
bang anghel na sinalansang ng “prinsipe ng kahari- 
an ng Persia.” Si Miguel ay tinawag na ‘prinsipe ng 
bayan ni Daniel,” “ang dakilang prinsipe na nakata- 
yo alang-alang sa mga anak ng ... bayan [ni Da- 
niel].” (Dan 10:13, 20, 21, 12:1) Ipinahihiwatig nito 
na si Miguel ang anghel na umakay sa mga Israeli- 
ta sa pagtahak sa ilang. (Exo 23:20, 21, 23, 32:34, 
33:2) Bilang suporta sa konklusyong ito, binanggit 
sa Bibliya na ‘si Miguel na arkanghel ay nagkaro- 
on ng pakikipaghidwaan sa Diyablo at nakipagtalo 
tungkol sa katawan ni Moises.'---Jud 9. 

Ipinakikita ng katibayan mula sa Kasulatan na 
ang pangalang Miguel ay kumakapit sa Anak ng 


395 


Diyos bago siya umalis sa langit upang maging si 
Jesu-Kristo at pagkabalik din niya roon. Si Miguel 
ang kaisa-isang tinutukoy bilang “arkanghel,” na 
nangangahulugang “punong anghel,” o “panguna- 
hing anghel.” Ang terminong ito ay lumilitaw sa 
Bibliya sa anyong pang-isahan lamang. Waring ipi- 
nahihiwatig nito na iisa lamang ang itinalaga ng 
Diyos na maging puno, o ulo, ng hukbo ng mga 
anghel. Sa 1 Tesalonica 4:16, ang tinig ng binuhay- 
muling Panginoong Jesu-Kristo ay inilalarawan bi- 
lang tinig ng arkanghel, anupat ipinahihiwatig na 
siya mismo ang arkanghel. Binabanggit sa teks- 
tong ito na bumababa siya mula sa langit na may 
“nag-uutos na panawagan.” Samakatuwid, makatu- 
wiran lamang na ang tinig na nagpapahayag ng 
nag-uutos na panawagang ito ay ilarawan ng isang 
salita na hindi makapagpapababa o makababawas 
sa malaking awtoridad na taglay na ngayon ni 
Kristo Jesus bilang Hari ng mga Hari at Panginoon 
ng mga panginoon. (Mat 28:18: Apo 17:14) Kung 
ang katawagang “arkanghel” ay kumakapit, hindi 
kay Jesu-Kristo, kundi sa ibang anghel, ang pagtu- 
koy sa “tinig ng arkanghel" ay hindi magiging ang- 
kop. Kung kumakapit iyon sa ibang anghel, ang ila- 
larawan niyaon ay isang tinig na mas mababa ang 
awtoridad kaysa sa awtoridad ng Anak ng Diyos. 

Mayroon ding iba pang mga pagkakatugma na 
nagpapatunay na si Miguel ay talaga ngang ang 
Anak ng Diyos. Pagkatapos ng unang pagbanggit ni 
Daniel kay Miguel (Dan 10:13), itinala niya ang 
isang hula na umaabot hanggang sa “panahon ng 
kawakasan” (Dan 11:40) at pagkatapos ay sinabi 
niya: “At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang 
dakilang prinsipe na nakatayo alang-alang sa mga 
anak ng ... bayan [ni Daniel].” (Dan 12:1) Ang 'pag- 
tayo' ni Miguel ay iniuugnay sa “isang panahon ng 
kabagabagan na hindi pa nangyayari magbuhat 
nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong 
iyon.” (Dan 12:1) Sa hula ni Daniel, ang pagtayo" ay 
malimit na tumutukoy sa pagkilos ng isang hari, 
maaaring sa paghawak niya sa kaniyang maharli- 
kang kapangyarihan o sa mabisang pagkilos niya sa 
kaniyang tungkulin bilang hari. (Dan 11:2-4, 7, 16b, 
20, 21) Sinusuportahan nito ang konklusyon na si 
Miguel ay si Jesu-Kristo, yamang si Jesus ang Ha- 
ring hinirang ni Jehova, na inatasang pumuksa sa 
lahat ng mga bansa sa Har-Magedon.--Apo 11:15, 
16:14-16. 

Sa aklat ng Apocalipsis (12:7, 10, 12) ay espesipi- 
kong binabanggit si Miguel may kaugnayan sa pag- 
tatatag ng Kaharian ng Diyos anupat iniuugnay ang 
pangyayaring ito sa kabagabagan sa lupa: “At su- 
miklab ang digmaan sa langit: Si Miguel at ang ka- 
niyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at 
ang dragon at ang mga anghel nito ay nakipagbaka. 


MIGUEL 


At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit 
na nagsabi: ‘Ngayon ay naganap na ang kaligtasan 
at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating 
Diyos at ang awtoridad ng kaniyang Kristo, sapag- 
kat ang tagapag-akusa sa ating mga kapatid ay na- 
ihagis na . . . Dahil dito ay matuwa kayo, kayong 
mga langit at kayo na tumatahan diyan! Sa aba ng 
lupa at ng dagat.” Sa dakong huli ay inilalarawan si 
Jesu-Kristo bilang nangunguna sa makalangit na 
mga hukbo sa pakikipagdigma laban sa mga bansa 
sa lupa. (Apo 19:11-16) Mangangahulugan ito ng 
isang yugto ng kabagabagan para sa mga tao, na 
makatuwirang magiging bahagi ng “panahon ng ka- 
bagabagan” na iniuugnay sa pagtayo ni Miguel. 
(Dan 12:1) Yamang ang Anak ng Diyos ay makiki- 
paglaban sa mga bansa, makatuwirang isipin na 
siya, kasama ang kaniyang mga anghel, ang isa na 
nakipagbaka noon sa nakahihigit-sa-taong dragon, 
si Satanas na Diyablo, at sa mga anghel nito. 

Bago siya naging tao, si Jesus ay tinatawag na 
“ang Salita.” (Ju 1:1) Taglay rin niya noon ang per- 
sonal na pangalang Miguel. Sa pamamagitan ng 
patuloy na paggamit ng pangalang Jesus mata- 
pos siyang buhaying-muli (Gaw 9:5), ipinakikita ng 
“Salita” na siya rin ang Anak ng Diyos na nasa 
lupa noon. Itinatawag-pansin naman ng muli ni- 
yang paggamit ng kaniyang makalangit na panga- 
lang Miguel at ng kaniyang titulo (o pangalan) na 
“Ang Salita ng Diyos” (Apo 19:13) na dati na siyang 
umiiral bago siya naging tao. Ang mismong panga- 
lang Miguel ay nagtatanong, “Sino ang Tulad ng 
Diyos?" anupat itinatampok nito na ang Diyos na Je- 
hova ay walang katulad, o walang kapantay, at na si 
Miguel na arkanghel niya ang kaniyang dakilang 
Tagapagtanggol o Tagapagbangong-Puri. 

2. Ama ng pinunong si Setur, mula sa tribo ni 
Aser, na isa sa 12 na isinugo upang maniktik sa Ca- 
naan.--Bil 13:2, 13. 

3. Ninuno ni Asap; mula sa pamilya ni Gersom 
na anak ni Levi.— 1Cr 6:39, 40, 43. 

4. Isa sa mga ulo na mula sa tribo ni Isacar; mula 
sa pamilya ni Tola.--1Cr 7:1-3. 

5. Isang pinuno, mula sa tribo ni Manases, na lu- 
mipat sa panig ni David sa Ziklag.— 1Cr 12:20. 

6. Ama ni Omri, ulo ng isang sambahayan ni 
Isacar sa panig ng ama noong panahon ng paghaha- 
ri ni David.-- 1Cr 27:18. 

7. Isa sa mga anak ni Haring Jehosapat ng Juda; 
siya, kasama ng kaniyang mga kapatid, ay tumang- 
gap ng mamahaling mga kaloob at mga nakukuta- 
ang lunsod mula sa kanilang ama. Ngunit nang ma- 
ging hari ang kaniyang nakatatandang kapatid na si 
Jehoram, pinatay ni Jehoram ang lahat ng kaniyang 
anim na nakababatang kapatid, kasama na si Mi- 
guel.--2Cr 21:1-4. 


MIJAMIN 


8. Isang Gadita at inapo ni Buz, isang ninuno ng 
Blg. 9 na di-kukulangin sa limang salinlahi ang layo. 
— 1Cr 5:11, 13, 14. 

9. Isang Gadita, ang una sa pitong anak ni Abi- 
hail, isang inapo ng Blg. 8 at isang ulo ng isang sam- 
bahayan ni Gilead na nakatala sa talaangkanan no- 
ong mga araw ng Israelitang si Haring Jeroboam II 
at ng Judeanong si Haring Jotam.---1Cr 5:11-17. 

10. Isang Benjamita, inapo ni Saharaim sa kani- 
yang asawang si Husim sa pamamagitan ni Elpaal 
at ni Berias.--1Cr 8:1, 8, 11-13, 16. 

11. Ama ng Zebadias na umahon sa Jerusalem 
mula sa Babilonya kasama ni Ezra noong 468 B.C.E. 
--Fzr 8:1, 8. 


MIJAMIN [Mula sa Kanang Kamay]. 

1. Inapo ni Aaron na pinili sa pamamagitan ng 
palabunutan upang pangunahan ang ikaanim na 
pangkat ng makasaserdoteng paglilingkod noong 
mga araw ni Haring David.--1Cr 24:1, 3, 5, 9. 

2. Isa sa mga ulo ng mga saserdote na bumalik 
mula sa Babilonya kasama ni Zerubabel. (Ne 12:1, 
5, 7) Maaaring siya ang pinagmulan ng sambaha- 
yan ni Miniamin sa panig ng ama na binanggit sa 
Nehemias 12:17 (kung saan ang pangalan ng ulo ng 
sambahayang iyon ay lumilitaw na di-sinasadyang 
inalis ng eskriba sa tekstong Hebreo). 

3. Isa sa “mga anak ni Paros” na nagpaalis sa ka- 
nilang mga banyagang “asawa pati na sa mga anak' 
gaya ng ipinayo ni Ezra.---Ezr 10:25, 44. 

4. Isang saserdote (o posibleng ang ninuno ng 
isang saserdote) na nakatalang kabilang sa mga 
nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa “mapagka- 
katiwalaang kaayusan” noong panahon ni Nehe- 
mias. (Ne 9:38; 10:1, 7, 8) Waring siya rin ang Mini- 
amin sa Nehemias 12:41. 

Sa Hebreo, ang Mijamin ay waring pagpapaikli ng 
pangalang Miniamin. 


MIJO [sa Heb., dochan, sa Ingles, millet]. Ang 
salitang Hebreo na do chan ay karaniwang inuuna- 
wa na tumutukoy sa karaniwang mijo (Panicum mi- 
liaceum), kung hindi man kabilang din dito ang iba 
pang kamag-anak o katulad na mga damo gaya ng 
sorghum. Ang karaniwang mijo ay nakikilala dahil 
sa malalapad na dahon nito at sa mga panicle nito, 
o kumpol ng mga buto, na mabuhok at maraming 
sanga-sanga. Ang mga tangkay ng halamang ito ay 
karaniwang ipinapakain sa mga alagang hayop, at 
ang maliliit na buto nito, na marami sa bawat pan- 
icle ay ginagamit pa rin sa Gitnang Silangan sa 
paggawa ng tinapay, kadalasan ay inihahalo sa 
ibang binutil. (Eze 4:9) Sa Isaias 28:25, ang termi- 
nong Hebreo na sohrrah' ay maaaring tumutukoy 
rin sa mijo. 


396 


MIKAS [pinaikling anyo ng Miguel o Micaias]. 

1. Isang lalaki mula sa Efraim. Bagaman labag sa 
ikawalo sa Sampung Utos (Exo 20:15), kumuha si 
Mikas ng 1,100 pirasong pilak mula sa kaniyang ina. 
Nang magtapat siya at ibalik ang mga iyon, sinabi 
nito: “Walang pagsalang dapat kong pabanalin kay 
Jehova ang pilak mula sa aking kamay para sa aking 
anak, upang gumawa ng isang inukit na imahen at 
isang binubong estatuwa, at ngayon ay isasauli ko 
iyon sa iyo.” Sa gayon ay nagdala siya ng 200 pira- 
song pilak sa isang panday-pilak, na gumawa ng 
“isang inukit na imahen at isang binubong estatuwa” 
na sa kalaunan ay napunta sa bahay ni Mikas. Si 
Mikas, na may “isang bahay ng mga diyos,” ay 
gumawa ng isang epod at terapim at binigyang- 
kapangyarihan ang isa sa kaniyang mga anak upang 
maglingkod bilang saserdote para sa kaniya. Baga- 
man ang kaayusang ito ay waring naglalayong pa- 
rangalan si Jehova, lubha itong di-wasto, sapagkat 
nilabag nito ang utos na nagbabawal sa idolatriya 
(Exo 20:4-6) at binale-wala ang tabernakulo ni Jeho- 
va at ang kaniyang kaayusan ng pagkasaserdote. 
(Huk 17:1-6, Deu 12:1-14) Nang maglaon, dinala ni 
Mikas si Jonatan, isang inapo ng anak ni Moises na 
si Gersom, sa kaniyang tahanan, anupat inupahan 
niya ang kabataang Levitang ito bilang kaniyang sa- 
serdote. (Huk 18:4, 30) May-kamaliang nakadama 
ng kasiyahan sa bagay na ito, sinabi ni Mikas: “Nga- 
yon ay alam kong gagawan ako ng mabuti ni Jeho- 
va.” (Huk 17:7-13) Ngunit si Jonatan ay hindi nag- 
mula sa linya ni Aaron at sa gayon ay hindi man 
lamang kuwalipikado para sa makasaserdoteng pag- 
lilingkod, na lalo lamang nakaragdag sa kamalian ni 
Mikas.--Bil 3:10. 

Nang mga araw na iyon, ang mga Danita, na nag- 
hahanap ng teritoryong matatahanan, ay nagsugo 
ng limang tiktik, na nang dakong huli ay nakarating 
sa Efraim “hanggang sa bahay ni Mikas at nagpali- 
pas ng gabi roon.” Samantalang malapit sa bahay ni 
Mikas, nakilala nila ang tinig ni Jonatan, natuklasan 
kung ano ang ginagawa niya roon, at pinasangguni 
nila siya sa Diyos upang malaman nila kung magta- 
tagumpay ang kanilang pakay. Sinabi sa kanila ng 
saserdote: “Yumaon kayong payapa. Nasa harap nga 
ni Jehova ang inyong lakad na paroroonan ninyo.” 
(Huk 18:1-6) Pagkatapos nito ay tiniktikan nila ang 
Lais at bumalik, na sinasabi sa kanilang mga kapa- 
tid ang tungkol dito, at sa gayon ang limang tiktik at 
600 lalaking Danita na nabibigkisan para sa pakiki- 
digma ay nagtungo sa lunsod na iyon. Nang patungo 
roon, habang dumaraan sila sa bahay ni Mikas, si- 
nabi ng mga tiktik sa kanilang mga kapatid ang 
tungkol sa mga kagamitan nito sa relihiyon at imi- 
nungkahing kunin nila ang mga iyon. Kinuha ng 
mga Danita ang mga iyon at kinumbinsi rin ang Le- 
vita na mas mabuti na maging saserdote siya ng 


397 


isang tribo at pamilya sa Israel kaysa ng isang tao 
lamang. Pagkatapos ay kinuha nila siya, ang epod, 
ang terapim, at ang inukit na imahen at yumaon. 
--Huk 18:7-21. 

Di-nagtagal pagkatapos nito, hinabol ni Mikas at 
ng isang pulutong ng mga lalaki ang mga Danita. 
Nang maabutan nila ang mga ito at tanungin sila 
kung ano ang nangyayari, sinabi ni Mikas: “Ang 
aking mga diyos na ginawa ko ay kinuha ninyo, ga- 
yundin ang saserdote, at yumayaon kayo, at ano pa 
ang nasa akin?” Dahil dito, nagbabala ang mga anak 
ni Dan na maaaring may sumalakay kung patuloy 
silang susundan ni Mikas at magrereklamo. Sa pag- 
kakitang mas malakas ang mga Danita kaysa sa ka- 
niyang pangkat, umuwi na si Mikas. (Huk 18:22-26) 
Pagkatapos nito, ibinagsak at sinunog ng mga Dani- 
ta ang Lais, saka itinayo ang lunsod ng Dan sa kina- 
roroonan nito. Si Jonatan at ang kaniyang mga anak 
ay naging mga saserdote ng mga Danita, na “nagpa- 
natiling nakatindig sa ganang kanila sa inukit na 
imahen ni Mikas, na ginawa niya, sa lahat ng mga 
araw na ang bahay ng tunay na Diyos [ang taberna- 
kulo] ay nananatili sa Shilo. —Huk 18:27-31. 

2. Isang Levita na mula sa Kohatitang pamilya ni 
Uziel, na dito ay naging ulo siya at ang kaniyang ka- 
patid na si Isia naman ang ikalawa nang baha-baha- 
ginin ni David ang mga atas ng mga Levita.--1Cr 
23:6, 12, 20, 24:24, 25. 

3. Inapo ni Haring Saul; anak ng anak ni Jonatan 
na si Merib-baal (Mepiboset). Tinatawag din siyang 
Mica.--1Cr 8:33-35, 9:39-41, 2Sa 9:12. 

4. Isang Rubenita na anak ni Simei at ama ni 
Reaias. Ang kaniyang inapo na si Beerah ay isang 
pinuno ng tribo ni Ruben at dinala sa pagkatapon ng 
Asiryanong si Haring Tilgat-pilneser (Tiglat-pile- 
ser IN).— 1Cr 5:1, 3-6, 2Ha 15:29. 

5. Ama ni Abdon (Acbor). Tinatawag din siyang 
Micaias, na mas mahabang anyo ng kaniyang pa- 
ngalan.---2Cr 34:20, 2Ha 22:12. 

6. Isang Levita at inapo ni Asap. (Ne 11:15, 17) Ti- 
natawag din siyang Mica at Micaias.--1Cr 9:15; Ne 
11:22: 12:35. 

7. Manunulat ng aklat ng Bibliya na nagtataglay 
ng kaniyang pangalan at isang propeta ni Jehova no- 
ong namamahala ang mga haring sina Jotam, Ahaz, 
at Hezekias ng Juda (777-717 B.C.E.). Si Mikas ay ka- 
panahon ng mga propetang sina Oseas at Isaias. 
Hindi tiyak ang eksaktong lawig ng kaniyang gawa- 
ing panghuhula. Ang kaniyang panghuhula ay lumi- 
litaw na nagwakas sa pagtatapos ng paghahari ni 
Hezekias, nang makumpleto ang pagsulat ng aklat 
ng propetang ito.--Mik 1:1, Os 1:1, Isa 1:1. 

Si Mikas ay isang katutubo ng nayon ng Moreset, 
na nasa TK ng Jerusalem. (Jer 26:18) Bilang isa na 
tumatahan sa mabungang Sepela, ang propeta ay 


MIKAS, AKLAT NG 


may lubos na kabatiran sa buhay sa bukid, na kina- 
sihan siyang pagkunan ng makahulugang mga ilus- 
trasyon. (Mik 2:12, 4:12, 13, 7:1, 4, 14) Nanghula si 
Mikas sa mga panahong napakamaligalig noong la- 
ganap sa Israel at Juda ang huwad na pagsamba at 
katiwalian sa moral, gayundin noong nagsagawa 
si Haring Hezekias ng mga reporma sa relihiyon. 
(2Ha 15:32-20:21; 2Cr 27-32) May mabuting dahi- 
lan kung bakit “ang salita ni Jehova na dumating kay 
Mikas” ay nagbabala na pangyayarihin ng Diyos 
na ang Samaria ay maging “isang bunton ng mga 
guho sa parang,” at inihula na “ang Sion ay aararu- 
hing gaya lamang ng isang bukid, at ang Jerusalem 
ay magiging mga bunton lamang ng mga guho.” 
(Mik 1:1, 6; 3:12) Bagaman ang pagkagiba ng Juda 
at Jerusalem noong 607 B.C.E. ay nangyari mara- 
ming taon pagkaraan ng mga araw ni Mikas, mala- 
mang na nabuhay pa siya upang makita ang ini- 
hulang pagkawasak ng Samaria noong 740 B.C.E. 
--2Ha 25:1-21: 17:5, 6. 


MIKAS, AKLAT NG. Isang makahulang ak- 
lat ng Hebreong Kasulatan na naglalaman ng sali- 
ta ni Jehova sa pamamagitan ni Mikas may ki- 
nalaman sa Samaria at Jerusalem. (Tingnan ang 
MIKAS Blg. 7.) Binubuo ito ng tatlong pangunahing 
seksiyon, na bawat isa ay nagsisimula sa salitang 
“Dinggin.”--Mik 1:2, 3:1, 6:1. 

Tiyak na ipinahayag ni Mikas ang kaniyang maka- 
hulang mga salita may kinalaman sa pagkatiwang- 
wang ng Samaria bago mawasak ang lunsod na iyon 
noong 740 B.C.E., at maliwanag na ang mga kapaha- 
yagang binigkas niya ay isinulat bago matapos ang 
paghahari ni Hezekias. 

Noong panahon ni Mikas, laganap sa Israel at Juda 
ang napakasamang mga kalagayan sa moral. Sinisiil 
ng mga lider ang taong-bayan, lalo na ang mga duk- 
ha. Ang mga hukom, mga saserdote, at mga prope- 
ta ay interesado lamang sa salapi. Palasak ang ido- 
latriya, pandaraya, paniniil, kawalang-katarungan, 
at pagbububo ng dugo. Mahirap magtiwala kahit sa 
matatalik na kaibigan at mga kapamilya.--Mik 1:7; 
2:1, 2: 3:1-3, 9-12, 6:12; 7:2-6. 

Tahasang inilarawan ng aklat ng Mikas ang mga 
kamalian ng Israel at Juda. Bagaman inihula nito 
ang pagkatiwangwang ng Samaria at Jerusalem da- 
hil sa kanilang mga pagsalansang (Mik 1:5-9, 3:9- 
12), naglalaman din ito ng mga pangako ng pagsa- 
sauli at ng kasunod na mga pagpapala mula sa 
Diyos.—4: 1-8: 5:7-9: 7:15-17. 

Ang autentisidad ng aklat na ito ay lubusan nang 
napagtibay. Kasuwato ng iba pang bahagi ng Kasu- 
latan, inilalarawan nito si Jehova bilang isang ma- 
awain at maibiging Diyos, na nagpapaumanhin sa 
kamalian at nagpapalampas ng pagsalansang. (Mik 
7:18-20, ihambing ang Exo 34:6, 7: Aw 86:5.) Mula 


MIKLOT 


398 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MIKAS 


Isang tahasang kapahayagan hinggil sa masasamang gawain ng 
Israel at ng Juda, isang hula tungkol sa pagkatiwangwang ng 
Samaria at Jerusalem, at mga pangako ng pagsasauli 


Sumasaklaw sa isang yugto bago ang pagkatiwangwang ng Sa- 


maria noong 740 B.C.E. at posibleng hanggang pagkatapos 
nito 


Ipinakita ang pagkakaiba ng masasamang gawain ng 
Israel at Juda at ng matuwid na mga kahilingan ni 
Jehova 
Samantalang nasa kanilang higaan, ang mga maniniil ay 

nagpapakanang mang-agaw ng mga tahanan at mga bu- 
kid, sa pagbubukang-liwayway, isinasagawa nila ang kani- 
lang mga pakana (2:1, 2) 

Ninanakawan ang walang kamalay-malay na mga nagdara- 
an: binibiktima ang mga babae at mga bata (2:8, 9) 

Pinagsasamantalahan ng mga may pananagutang maglapat 
ng katarungan ang taong-bayan na para bang mga hayop 
ang mga ito (3:1-3) 

Ang mga bulaang propeta ay sumisigaw, “Kapayapaan!” 
--ngunit nagpapabanal sila ng digmaan laban sa sinu- 
mang ‘hindi naglalagay ng anuman sa kanilang mga bi- 
big” (3:5) 

Ang mga hukom, mga saserdote, at mga propeta ay intere- 
sado lamang sa pakinabang, gayunma'y inaangkin nilang 
nasa kanila ang suporta ni Jehova (3:9-11) 


Halos wala nang sinumang matapat, ang mga prinsipe at 
mga hukom ay naghahangad ng suhol, at hindi mapagka- 
tiwalaan kahit ang mga kapamilya (7:1-6) 

Iniligtas ni Jehova ang kaniyang bayan mula sa Ehipto 
at pinatnubayan at ipinagsanggalang niya sila, gaanuman 
karaming hain ay hindi makapagtatakip sa kanilang pag- 
salansang (6:3-7) 

Hiniling niya sa kaniyang bayan na magsagawa ng kataru- 
ngan, ibigin ang kabaitan, at lumakad nang may kahinhi- 
nan kasama niya (6:8) 


pa noong sinaunang panahon ay tinatanggap na ng 
mga Judio ang autentisidad ng aklat na ito. Mga 
isang siglo pagkamatay ni Mikas, ang mga salitang 
ipinahayag niya noong naghahari si Hezekias tung- 
kol sa pagkatiwangwang ng Jerusalem ay sinipi ng 
ilang matatandang lalaki ng Juda bilang pagta- 
tanggol kay Jeremias na propeta. (Jer 26:17-19, 
ihambing ang Mik 3:12.) Pagkaraan ng ilang siglo, 
may-pagtitiwalang sinabi ng Judiong mga punong 
saserdote at mga eskriba, salig sa hula ni Mikas, na 
ang Kristo ay isisilang sa Betlehem. (Mat 2:3-6, 
ihambing ang Mik 5:2.) Ang katuparan ng mga 
hula may kaugnayan sa Samaria, sa Jerusalem, at 
sa Mesiyas, o Kristo, ay katibayan na kinasihan ng 
Diyos ang aklat na ito. Kapansin-pansin din ang 
pagkakatulad sa Mikas 7:6 ng pananalita ni Jesus 
na ang magiging mga kaaway ng isang tao ay ang 
mga tao sa kaniyang sambahayan.--Mat 10:21, 
35, 36. 


Ang mga kahatulan ni Jehova laban sa Israel, maaa- 
pektuhan din ang Juda 
Bilang resulta ng kahatulan ni Jehova, ang Samaria ay ma- 
giging isang bunton ng mga guho: aabot ang kasakunaan 
maging hanggang sa Juda at Jerusalem (1:3-16) 


Sasapit sa Israel ang kapahamakan, hahati-hatiin ang kani- 
yang mga bukid at ibibigay sa iba (2:3-5) 
Sasaktan ni Jehova ang kaniyang bayan, kakain sila ngunit 
hindi sila mabubusog, maghahasik sila ng binhi ngunit 
hindi sila makikinabang sa anumang bunga (6:13-16) 
Muling titipunin ang nalabi at itataas ang tunay na 
pagsamba 
Ang nalabi ng Israel ay titipuning “tulad ng mga tupa sa 
kural”: ang kanilang hari ay daraang una sa kanila at si 
Jehova ang nasa unahan nila (2:12, 13) 


Sa huling bahagi ng mga araw, ang bundok ng bahay ni 
Jehova ay matataas pa sa mga burol at huhugos doon 
ang mga tao ng maraming bansa, tuturuan sila ni Jehova 
at hindi na sila mag-aaral pa ng pakikipagdigma (4:1-4) 

Ang isinauling bayan ay lalakad sa pangalan ni Jehova, 
ang Sion ay magiging malakas sa harap ng kaniyang 
mga kaaway (4:5-13) 

Isisilang sa Betlehem ang isang tagapamahala na magpa- 
pastol sa pangalan ni Jehova, sa ilalim ng kaniyang pa- 
mamahala, ang Asiryano ay itataboy, ang nalabi ng Jacob 
ay magiging tulad ng nakarerepreskong hamog at tulad 
ng isang makapangyarihang leon (5:2-9) 

Lilinisin ni Jehova ang kaniyang bayan mula sa idolatriya 

at maglalapat ng paghihiganti sa masuwaying mga bansa 

(5:10-15) 

Manalig kay Jehova: magwawakas ang pagsasaya ng “ba- 

baing kaaway” habang binibigyang-pansin ni Jehova ang 

kaniyang nagsisising bayan at nagtatamasa sila ng ka- 
mangha-manghang mga bagay, anupat nililipos ng takot 
ang nagmamasid na mga bansa: patatawarin ni Jehova 

ang mga kasalanan ng kaniyang bayan (7:7-20) 


MIKLOT. 
1. Ama ni Simeah (Simeam), inapo ng Benjami- 
tang si Jeiel ng Gibeon.---1Cr 8:1, 29-32: 9:35-38. 
2. Lider na inatasan para sa paglilingkod sa hari 


sa ikalawang buwan sa pangkat na nasa pangungu- 
na ni Dodai na Ahohita.--1Cr 27:1, 4. 


MIKNEIAS [Mga Kawan (Alagang Hayop) ni 
Jehova]. Isa sa mga Levita na tumugtog ng mga 
alpa habang dinadala ang Kaban mula sa bahay 
ni Obed-edom patungo sa Jerusalem.--1Cr 15:17, 
18, 21. 


MIKTAM. Isang salitang Hebreo na matatag- 
puan sa mga superskripsiyon ng anim na awit na si- 
nasabing kay David. (Aw 16, 56-60) Maaaring ipi- 
nangangahulugan lamang ng terminong ito na ang 
mga awit na ito ay mga isinulat na rekord ng mga 
pangyayaring nakalahad sa mga ito. 


399 


MILALAI. Isang Levitang manunugtog na nag- 
martsa sa isa sa mga prusisyon ng pagpapasinaya 
sa ibabaw ng muling-itinayong pader ng Jerusalem 
noong mga araw ni Nehemias.--Ne 12:31, 36. 


MILCA. 

1. Anak ng kapatid ni Abraham (Abram) na si 
Haran, asawa ng kapatid ni Abraham na si Nahor 
(tiyo ni Milca), at kapatid ni Lot. (Gen 11:27, 29) Na- 
ging anak ni Betuel, isa sa walong anak ni Milca, si 
Rebeka.---Gen 22:20-23, 24:15, 24, 47. 

2. Isa sa limang anak na babae ni Zelopehad na 
binigyan ng isang mana sa teritoryo ng Manases 
pagkamatay ng kanilang ama.--Bil 26:33; 27:1-4, 
36:10-12, Jos 17:3, 4. 


MILCOM [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “hari"]. Maliwanag na siya rin si Molec, na 
diyos ng mga Ammonita. Ang matataas na dakong 
itinayo ni Haring Solomon noong lumihis siya sa tu- 
nay na pagsamba sa pagtatapos ng kaniyang pag- 
hahari ay para kay Milcom at sa iba pang mga bat- 
hala.--1Ha 11:4, 5, 7, 33, 2Ha 23:13, tingnan ang 
MOLEC. 


MILETO. Isang lunsod sa K baybayin ng Asia 
Minor na ngayon ay mga guho na lamang. Malapit 
ito sa bukana ng Ilog Maeander (Menderes) at no- 
ong sinauna ay mayroon itong apat na daungan. 
Pagsapit ng ikapitong siglo B.C.E., waring ang Mile- 
to ay ginawa ng mga loniano na isang maunlad na 
sentro ng komersiyo na maraming kolonya sa Dagat 
na Itim at sa Ehipto. Malawakang nakilala ang mga 
panindang lana ng Mileto. Ipinahihiwatig ito ng ba- 
gay na sa Ezekiel 27:18 ay itinatala ng Griegong 
Septuagint ang “lana mula sa Mileto” bilang isang 
paninda sa pakikipagkalakalan ng Tiro. Ang Mile- 
to ay tahanan din ng bantog na mga pilosopong 
gaya ni Thales (mga 625-547 B.C.E.), itinuturing na 
siyang nagpasimula ng Griegong heometriya, astro- 
nomiya, at pilosopiya. Noong ikalimang siglo B.C.E., 
binihag at winasak ng mga Persiano ang Mileto da- 
hil sa nakibahagi ito sa paghihimagsik. Nang mag- 
laon (noong 334 B.C.E.), ang muling-itinayong lun- 
sod ay nahulog sa mga kamay ni Alejandrong 
Dakila. Noong mga panahong Heleniko at Romano, 
nasaksihan ng Mileto ang maraming gawaing arki- 
tektural. Ang isang kahanga-hangang kaguhuan 
mula sa yugtong ito ay ang isang malaking dulaan 
na itinayo sa isang malawak na parang. 

Sa paglipas ng panahon, lumiit ang kahalagahan 
ng lunsod. Ipinapalagay na ito ay dahil sa pagkaipon 
ng banlik sa mga daungan nito na dala ng Ilog Mae- 
ander. Waring ang sinaunang Mileto ay nasa isang 
lungos na nakausli mula sa T na panig ng Gulpong 
Latmian. Ngunit sa ngayon, ang mga guho ng lun- 


MILO 


sod ay mga 8 km (5 mi) papaloob mula sa baybayin, 
at ang dating gulpo ay isa nang lawa. 

Dinalaw ni Pablo. Sa Mileto nakarating ang 
apostol na si Pablo, noong mga 56 C.E. Dahil nais ni- 
yang makarating sa Jerusalem bago ang Pentecos- 
tes kung posible at dahil ayaw niyang gumugol ng 
di-kinakailangang panahon sa Asia Minor, ipinasiya 
ni Pablo, lumilitaw na nasa Asos noon, na lumulan 
sa isang barkong hindi daraan sa Efeso. Ngunit hin- 
di naman niya kinaligtaan ang mga pangangaila- 
ngan ng kongregasyon doon. Mula sa Mileto, walang 
alinlangang sa pamamagitan ng isang mensahero, 
ipinatawag ni Pablo ang matatandang lalaki ng kon- 
gregasyon ng Efeso, na mga 50 km (30 mi) ang 
layo. Lumilitaw na ang karagdagang panahong na- 
gugol sa pagpapadala sa kanila ng mensahe hang- 
gang sa makarating sila sa Mileto (marahil pinaka- 
maikli na ang tatlong araw) ay mas mabilis kaysa sa 
magugugol kung si Pablo ang paroroon sa Efeso. Po- 
sibleng ito ay dahil sa mas malimit humintu-hinto 
sa pagbibiyahe ang (mga) barkong mula sa Asos na 
dumadaong sa Efeso kaysa sa (mga) barkong humi- 
hinto sa Mileto. O, maaaring ang mga kalagayan sa 
Efeso mismo ay makaaantala kay Pablo kung hihin- 
to siya roon.---Gaw 20:14-17. 

Nang kinakausap niya ang matatandang lalaki ng 
kongregasyon ng Efeso, sinariwa ni Pablo sa alaala 
nila ang kaniyang sariling ministeryo sa gitna nila, 
pinaalalahanan niya sila na magbigay-pansin sa ka- 
nilang sarili at sa kawan, binabalaan niya sila hing- 
gil sa panganib mula sa “mapaniil na mga lobo” na 
papasok sa kongregasyon, at pinasigla niya sila na 
manatiling gising at ingatan sa isipan ang kaniyang 
halimbawa. Matapos sabihan na hindi na nila siya 
makikita, ang mga tagapangasiwang ito ay nana- 
ngis nang labis-labis, anupat “sumubsob sila sa leeg 
ni Pablo at magiliw siyang hinalikan,” pagkatapos ay 
inihatid nila siya sa barko.--Gaw 20:18-38. 

Sa isang di-tiniyak na panahon pagkatapos ng ka- 
niyang unang pagkabilanggo sa Roma, waring bu- 
malik si Pablo sa Mileto. Si Trofimo, na mas maaga 
rito ay sumama sa kaniya mula sa Mileto patu- 
ngong Jerusalem, ay nagkasakit, anupat kinaila- 
ngan siyang iwan doon ni Pablo.--Ihambing ang 
Gaw 20:4; 21:29, 2Ti 4:20. 


MILO [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “punuin”]. Ang “sambahayan ng Milo” (“Bet- 
milo,” AT, JB, RS) ay maaaring isang tanggulan 
o kuta. Marahil ay ito rin ang “tore ng Sikem.” Lumi- 
litaw na ang mga lalaki ng “sambahayan ng Milo” 
ay tumulong upang maging hari si Abimelec. Ang 
makahulang mga salita ng anak ni Gideon na si Jo- 
tam ay bumanggit ng kasakunaan para sa “samba- 
hayan ng Milo” sa mga kamay ni Abimelec. Natu- 
pad ito nang silaban ni Abimelec ang kuta ng bahay 


MILYA 


ni El-berit at ang lahat ng nanganlong doon ay na- 
matay.---Huk 9:6, 20, 46-49. 


MILYA. Isang panukat ng distansiya. (Mat 5:41) 
Sa Kasulatan, malamang na ang panukat na ti- 
nutukoy rito na milion ay ang milyang Romano 
(1479.5 m; 4,854 na piye). Sa Lucas 24:13, Juan 
6:19, 11:18, ang salitang million ay hindi lumilitaw 
sa tekstong Griego, ngunit binabanggit ang mga 
sukat ng distansiya ayon sa mga estadyo (1 Ro- 
manong estadyo = 1s milyang Romano, 185 m; 
606.75 piye). Sa Bagong Sanlibutang Salin, ang mga 
sukat para sa mga estadyo sa Lucas 24:13, Juan 
6:19, 11:18 ay ginawang mga kilometro (sa sa- 
ling Ingles ay ginamit ang salitang mile). Halimba- 
wa, ang “animnapung estadyo" ay isinasaad bilang 
“mga labing-isang kilometro” (7 mi).--Luc 24:13. 


MINA. Yunit ng timbang at ng halaga ng sala- 
pi. (1Ha 10:17: Ezr 2:69, Ne 7:71) Ayon sa tekstong 
Hebreo ng Ezekiel 45:12, ang isang mina (maneh) 
ay katumbas ng 60 siklo. Subalit ang salin ng Grie- 
gong Septuagint sa kasulatang ito ay nagtatakda ng 
halagang 50 siklo para sa isang mina. (Tingnan ang 
RS, Mo.) Yamang ang malalaking bilang ng siklo na 
tinutukoy sa Bibliya ay nahahati sa tig-50, maaa- 
ring ipinahihiwatig nito na noong mas naunang pa- 
nahon, ang isang mina ay binubuo ng 50 siklo. 
--Gen 23:15: Exo 30:24: 38:29, Bil 31:52, 1Sa 17:5. 

May patotoo sa arkeolohiya na ang isang mina ay 
50 siklo. Ang isang walang-sulat na panimbang na 
humigit-kumulang 4,565 g (12.2 lb t) na natagpu- 
an sa Tell Beit Mirsim, kung hahatiin sa walong 
mina na tig-50 siklo, ay magiging isang siklo na 
11.4 gramo. Ang halagang ito ay pangunahin nang 
katumbas ng aberids ng mga 45 may-sulat na pa- 
nimbang ng siklo na nasumpungan sa Palestina. 
Kaya sa publikasyong ito, ang mina sa Hebreong 
Kasulatan ay tinatayang 50 siklo o “eo talento, sa- 
makatuwid nga, 570 g (18.35 onsa t). Alinsunod 
dito, ang pilak na mina sa makabagong mga halaga 
ay katumbas ng $110.10 at ang gintong mina na- 
man ay 86,422.50. 

May posibilidad din na, gaya sa siko, dalawang 
halaga ang itinakda para sa mina, ang isa ay mara- 
hil para sa maharlikang mina (ihambing ang 2Sa 
14:26) at ang isa pa ay para sa pangkaraniwang 
mina.---Ihambing ang Eze 40:5. 

Ang mina (mna) sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan (Luc 19:13-25) ay tinutuos na 100 drakma, ya- 
mang ito ang halagang ibinatay mula sa sinaunang 
mga manunulat na Griego. Halos kasinghalaga ng 
drakma ang denario. Kaya malaki-laking halaga rin 
ang mina. Ang halaga nito sa kasalukuyang pana- 
hon ay 865.40, noong unang siglo C.E., katumbas ito 


400 


ng mga ikaapat na bahagi ng kita sa isang taon ng 
isang manggagawa sa agrikultura. 


MINA, PAGMIMINA. Paghuhukay sa ilalim 
ng lupa upang makakita ng mga metal at mahaha- 
lagang bato. Isa itong industriya na halos kasintan- 
da ng sangkatauhan. Tinutukoy ng ulat ng Genesis 
si “Tubal-cain, ang panday ng bawat uri ng kasang- 
kapang tanso at bakal,” na nabuhay noong mga 
araw bago ang Baha. (Gen 4:22) Nang isulat ni Moi- 
ses noong mga 1513 B.C.E. ang paglalarawan sa ilog 
ng Pison, binanggit niya ang “lupain ng Havila, kung 
saan may ginto. At ang ginto ng lupaing iyon ay 
mabuti.” (Gen 2:11, 12) Hindi alam kung ang ginto 
mula sa Opir ay namina sa mga deposito sa ilalim 
ng lupa o nakuha sa mga ilog.---1Ha 9:28, Job 28: 16. 

Malamang na ang mga metal na ito ay halos puro 
nang matagpuan sa ibabaw ng lupa. Sa kalaunan, 
nagsagawa rin ng mga pagmimina sa mga deposito 
sa ilalim ng lupa. Malalalim na daanan ang hinukay 
patungo sa mga inambatong sagana sa metal. Mga 
3,600 taon na ang nakararaan, inilarawan ni Job kung 
paano “humukay [ang mga minero] ng madaraanan 
na malayo sa tinitirahan ng mga tao.” Naghanap sila 
roon “sa karimlan at matinding anino,” anupat sila'y 
umuguy-ugoy at nagpabitin-bitin sa pagbaba upang 
makuha ang ninanasang mga metal.---Job 28:1-11. 

Nagsasagawa na ng malakihang pagmimina ang 
mga Ehipsiyo noong panahon ng Pag-alis, nang li- 
sanin ng mga Israelita ang Ehipto, nagdala sila ng 
mga metal at mahahalagang bato na nang maglaon 
ay ginamit sa pagtatayo ng tabernakulo. (Exo 12:35, 
36, 35:22, 39:6-14) Ang mga minahan ng turkesa 
ng mga Ehipsiyo ay nasa Peninsula ng Sinai, mga 
80 km (50 mi) mula sa Bundok Sinai. Natagpuan 
ang labi ng mga minahan ng mga Ehipsiyo sa kaha- 
baan ng S baybayin ng Dagat na Pula. 

Inilarawan ni Moises ang Lupang Pangako na ma- 
lapit na noong pasukin ng mga Israelita bilang 
“isang lupain na ang mga bato ay bakal at mula sa 
mga bundok niyaon ay magmimina ka ng tanso.” 
--Deu 8:9: tingnan ang BAKAL, PAGDADALISAY, TAGA- 
PAGDALISAY, TANSO. 


MINASON. Isang katutubo ng Ciprus at “isa sa 
mga unang alagad.” Si Pablo at yaong mga kasama 
niya ay patutuluyin sa tahanan ni Minason nang ti- 
natapos ng apostol ang isang paglalakbay bilang 
misyonero noong mga 56 C.E. Ilang alagad mula sa 
Cesarea ang sumama sa pangkat ni Pablo mula sa 
Cesarea patungong Jerusalem, upang dalhin sila 
kay Minason.---Gaw 21:15-17. 


MINI. Isang sinaunang kaharian na tinawag ng 
Diyos upang makipaglaban sa Babilonya. Noong pa- 
nahong iyon, ang Mini ay kaalyado ng mga kahari- 


401 


an ng Ararat at Askenaz, anupat lahat ng ito ay nasa 
ilalim ng kontrol ni Ciro.---Jer 51:27-29. 

Hindi matiyak ang eksaktong lokasyon ng sinau- 
nang kahariang ito at ng mga tao nito. Inilagay ito 
ng ilang gumagawa ng mga mapa sa rehiyong nasa 
pagitan ng Lawa ng Van at ng Ilog Araxes. Ngunit 
ipinapalagay ng karamihan sa mga komentarista na 
ito'y nasa dakong TS ng Lawa ng Van. 

Kung ang Mannai o mga Manneano ang naninira- 
han sa Mini gaya ng sinasabi ng ilang iskolar, ang 
Mini, batay sa mga inskripsiyong cuneiform, ay na- 
pasailalim ng panunupil sa iba't ibang pagkakataon, 
una ay sa mga Asiryano at pagkatapos ay sa Imper- 
yo ng Media. Ayon sa isang kronikang Babilonyo, 
noong ikasampung taon ng paghahari ni Nabopolas- 
sar (636 B.C.E.), nabihag niya ang mga Manneano 
na tumulong sa kanila (samakatuwid ay sa mga 
Asiryano). (Assyrian and Babylonian Chronicles, ni 
A. K. Grayson, 1975, p. 91) Ngunit nang bumagsak 
ang Babilonya noong 539 B.C.E., ang Mini ay pina- 
mumunuan na ng Imperyo ng Medo-Persia. 


MINIAMIN [Mula sa Kanang Kamay]. 

1. Isa sa mga Levitang naglilingkod sa ilalim ng 
pangangasiwa ni Kore sa katungkulan bilang katiwa- 
la para sa pamamahagi ng banal na abuloy sa kani- 
lang mga kapatid sa mga lunsod ng mga saserdote 
noong mga araw ni Haring Hezekias.---2Cr 31:14, 15. 

2. Isa sa makasaserdoteng mga sambahayan sa 
panig ng ama na umiiral noong panahon ng mataas 
na saserdoteng si Joiakim. (Ne 12:12, 17) Maaaring 
ang “Mijamin” sa Nehemias 12:5 ang pinagmulan 
nito. 

3. Isang saserdote na kabilang sa mga may mga 
trumpeta na nakibahagi sa seremonya para sa pag- 
papasinaya ng muling-itinayong pader ng Jerusa- 
lem noong mga araw ni Nehemias. (Ne 12:40, 41) Po- 
sibleng siya ang saserdoteng tinawag na “Mijamin” 
sa Nehemias 10:7. 


MINISTERYO. Ang gawain at paglilingkod na 
isinasagawa ng isang ministro, lingkod, o tagapag- 
lingkod na mananagot sa isang nakatataas na awto- 
ridad. Sa sinaunang Israel, ang mga Levita ay nag- 
silbi bilang mga lingkod, o ministro, ni Jehova. 
Ginamit din ang mga propeta upang maglingkod sa 
isang pantanging paraan. (Deu 10:8, 21:5, tingnan 
ang LEVITA, MGA, MINISTRO, LINGKOD, SASERDOTE.) Ga- 
yunman, nang dumating si Jesu-Kristo sa lupa, 
isang bagong ministeryo ang nagpasimula. Inatasan 
niya ang kaniyang mga tagasunod na gumawa ng 
mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa. (Mat 
28:19, 20) Alinsunod dito, sa isang sanlibutang hi- 
walay sa Diyos, ang mga Kristiyano ay nagdala ng 
isang mensahe ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pa- 
mamagitan ni Kristo.---2Co 5:18-20. 


MINISTRO, LINGKOD 


Yaong mga malugod na tumugon sa “ministeryo 
ng pakikipagkasundo” (2Co 5:18) ay kinailangang 
sanayin, turuan, tulungan, at patnubayan sa was- 
tong paraan upang maging matatag at manatiling 
matatag sa pananampalataya, at gayundin upang 
ganapin nila mismo ang paggawa ng alagad. (Iham- 
bing ang 2Ti 4:1, 2; Tit 1:13, 14; 2:1, 3:8.) Kaya na- 
man pagkaakyat niya sa langit, si Kristo Jesus, bi- 
lang ulo ng kongregasyon, ay nagbigay ng “mga 
kaloob na mga tao,” mga apostol, mga propeta, mga 
ebanghelisador, mga pastol, at mga guro, “upang 
maibalik sa ayos ang mga banal, ukol sa ministeryal 
na gawain, ukol sa pagpapatibay sa katawan ng 
Kristo.”--Efe 4:7-16, tingnan ang KALOOB MULA SA 
Diyos. 

Ang isa pang aspekto ng ministeryo sa loob ng 
kongregasyon ay may kinalaman sa pag-aasikaso sa 
materyal na pangangailangan ng mga kapatid na 
nagdarahop at karapat-dapat tulungan. Ang minis- 
teryong iniatas kay Esteban at sa anim na iba pang 
lalaking may patotoo ay may kinalaman sa pama- 
mahagi ng panustos na pagkain sa mga Kristiya- 
nong babaing balo. (Gaw 6:1-6) Nang maglaon, ang 
mga kongregasyon sa Macedonia at Acaya ay naki- 
bahagi sa isang ministeryo ng pagtulong sa mga 
dukhang kapatid sa Judea. (2Co 8:1-4: 9:1, 2, 11-13) 
Nang sa wakas ay matipon ang mga abuloy at nag- 
hahanda na si Pablo upang dalhin iyon sa Jerusa- 
lem, hiniling niya sa mga kapatid sa Roma na ma- 
nalanging kasama niya upang ang ministeryong ito 
ng pagtulong ay maging kaayaaya sa mga banal na 
pagbibigyan nito.---Ro 15:25, 26, 30, 31. 

Mga ilang taon bago nito, isang katulad na pagpa- 
pamalas ng pag-ibig ang ipinakita ng mga Kristiya- 
nong nasa Antioquia, Sirya, nang magbigay sila ng 
tulong bilang paglilingkod para sa mga kapatid na 
nakatira sa Judea noong isang panahon ng taggu- 
tom.--Gaw 11:28-30. 


MINISTRO, LINGKOD. Ito ang mga salin sa 
Tagalog ng terminong Ingles na “minister” na isina- 
lin naman mula sa salitang Hebreo na mesha-reth' at 
sa Griegong di-a'ko'nos. Ang terminong Hebreo ay 
isang anyong pandiwari ng pandiwang sharath’, na- 
ngangahulugang “magsilbi sa” o “maglingkod sa” 
isang nakatataas, at ginagamit ito sa sekular o sa re- 
lihiyosong diwa. (Gen 39:4: Deu 10:8) May kinala- 
man sa salitang dia'ko-nos, ganito ang isinulat ni 
D. Edmond Hiebert sa Bibliotheca Sacra: “Tpinapala- 
gay na ang terminong ito ay isang tambalan ng 
pang-ukol [na dia], na nangangahulugang 'duma- 
raan, at ng pangngalan [na ko'nis], “alabok, kung 
kaya ang termino ay tumutukoy sa isa na nagma- 
madaling dumaraan sa alikabok upang magsaga- 
wa ng kaniyang paglilingkod. Ngunit ang iminu- 
mungkahing pinagmulang ito ay hindi karaniwang 


MINISTRO, LINGKOD 


tinatanggap sa ngayon. Mas malamang na ang pan- 
diwang ugat ay [di-e'ko], “magtungo sa isang lugar 
mula sa ibang lugar, kahawig ng pandiwang [di- 
o'ko], “magmadaling sumunod, tumugis.” Samakatu- 
wid, ang pinakaugat na ideya ay isa na masipag at 
matiyagang nagsisikap upang maglingkod alang- 
alang sa iba.”--1983, Tomo 140, p. 153. 

Sa Hebreo at sa Griego, ang mga salitang ito at 
ang kaugnay na mga anyo ng mga ito ay ikinakapit 
kapuwa sa lalaki at sa babae. (2Sa 13:17, 18; 1Ha 1: 
4, 15: 2Co 3:6; Ro 16:1) Si Josue ay naging lingkod 
(o, tagapaglingkod) ni Moises “mula sa kaniyang 
pagkabinata.” (Bil 11:28, Jos 1:1, tlb sa Rbi8) Ang ta- 
gapaglingkod ni Eliseo ay tinawag na kaniyang ling- 
kod at tagapagsilbi. (2Ha 4:43, 6:15) Ang mga hari 
at mga prinsipe ay may kani-kanilang tagapagling- 
kod o mga lingkod (2Cr 22:8, Es 2:2: 6:3), anupat ang 
ilan sa kanila ay nagsisilbi sa mga maharlikang 
mesa.-- 1Ha 10:4, 5; 2Cr 9:3, 4. 

Mga Anghelikong Lingkod ni Jehova. Lu- 
malang ang Diyos na Jehova ng sampu-sampung 
milyong anghel, anupat ang lahat ng mga ito ay pa- 
wang nasa ilalim ng kontrol niya, at walang alinla- 
ngang tinatawag niya sila ayon sa kanilang mga 
pangalan, gaya ng ginagawa niya sa di-mabilang 
na mga bituin. (Aw 147:4) Naglilingkod ang mga ito 
sa kaniya bilang kaniyang mga lingkod, o ministro, 
anupat ginagawa ang kalooban niya sa sansinukob. 
(Aw 103:20, 21) Tungkol kay Jehova, sinabi ng sal- 
mista na ginagawa niyang “mga espiritu ang kani- 
yang mga anghel, lumalamong apoy naman ang ka- 
niyang mga lingkod.” (Aw 104:4) Ang mga ito ay 
inilalarawan bilang “mga espiritung ukol sa pang- 
madlang paglilingkod, na isinugo upang maglingkod 
doon sa mga magmamana ng kaligtasan.” (Heb 1:13, 
14) May mga anghel na naglingkod kay Jesu-Kristo 
sa ilang, matapos niyang biguin ang mga pagsisikap 
ni Satanas na ilihis siya mula sa pagsunod kay Jeho- 
va (Mat 4:11): isang anghel din ang nagpakita, anu- 
pat pinatibay siya nito noong nananalangin siya sa 
Getsemani. (Luc 22:43) Sa pangitain ng propetang si 
Daniel, kung saan may “isang gaya ng anak ng tao” 
na binigyan ng pamamahalang namamalagi nang 
walang takda sa lahat ng mga bayan at mga wika, 
milyun-milyong anghel ang ipinakikitang nagliling- 
kod sa palibot ng trono ng Sinauna sa mga Araw. 
--Dan 7:9-14. 

Ang Tribo ni Levi. Pagkatapos iligtas ni Jeho- 
va ang mga Israelita mula sa Ehipto, at nang orga- 
nisahin ang bansa sa ilalim ng tipang Kautusan, pi- 
nili niya ang mga lalaki na mula sa tribo ni Levi 
bilang kaniyang pantanging mga lingkod. (Bil 3:6, 
1Cr 16:4) Ang iba sa kanila, ang pamilya ni Aaron, 
ay mga saserdote. (Deu 17:12, 21:5; 1Ha 8:11: Jer 
33:21) May iba't ibang tungkulin ang mga Levita sa 
kanilang paglilingkod, sila'y mga tagapag-ingat ng 


402 


santuwaryo at ng lahat ng mga kagamitan nito, mga 
lingkod sa pag-awit, at iba pa.--Bil 3:7, 8, 1Cr 6:32. 

Mga Propeta. Bukod sa lahat ng mga lalaki na 
mula sa tribo ni Levi, gumamit din si Jehova ng iba 
pa upang maglingkod sa kaniyang bayang Israel 
sa isang pantanging paraan. Ito ang mga propeta, na 
naglingkod bilang mga indibiduwal na itinalaga at 
inatasan ni Jehova. Ang ilan sa mga ito ay mula rin 
sa linya ng angkan ng mga saserdote, ngunit mara- 
mi ang mula sa ibang mga tribo ng Israel. (Tingnan 
ang PROPETA.) Sila'y mga mensahero ni Jehova, isi- 
nusugo sila upang babalaan ang bansa kapag lumili- 
his ito mula sa Kautusan, at sinisikap nilang panum- 
balikin ang mga hari at ang bayan sa tunay na 
pagsamba. (2Cr 36:15, 16, Jer 7:25, 26) Ang kani- 
lang mga hula ay nakatulong, nagpatibay-loob, at 
nagpalakas sa mga taong may matuwid na puso, lalo 
na sa mga panahon ng espirituwal at moral na kabu- 
lukan, at noong mga panahong ang Israel ay pinag- 
babantaan ng mga kaaway sa palibot nila.---2Ha 7; 
Isa 37:21-38. 

Ang kanilang mga hula ay tumuturo rin kay Jesu- 
Kristo at sa Mesiyanikong Kaharian. (Apo 19:10) 
Nagsagawa si Juan na Tagapagbautismo ng isang 
namumukod-tanging gawain, anupat pinanumbalik 
niya “ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang 
puso naman ng mga anak sa mga ama” habang ini- 
hahanda niya ang daan para sa kinatawan ni Jeho- 
va, ang Panginoong Jesu-Kristo. (Mal 4:5, 6; Mat 11: 
13, 14: Luc 1:77-79) Hindi lamang sa kanilang mga 
kapanahon naglingkod ang mga propeta, sapagkat 
ganito ang isinulat ng apostol na si Pedro sa mga 
Kristiyano: “Isiniwalat sa kanila na, hindi sa kanilang 
sarili, kundi sa inyo, ipinaglilingkod nila ang mga 
bagay na sa ngayon ay ipinatalastas sa inyo sa pa- 
mamagitan niyaong mga nagpahayag ng mabuting 
balita sa inyo taglay ang banal na espiritu na ipina- 
dala mula sa langit. Sa mismong mga bagay na ito 
ay nagnanasang magmasid ang mga anghel.”---1Pe 
1:10-12. 

Si Jesu-Kristo. Si Jesu-Kristo ang panguna- 
hing lingkod, o ministro (di'a'ko'nos), ni Jehova. Siya 
ay “naging lingkod niyaong mga tuli alang-alang sa 
pagkamatapat ng Diyos, upang tiyakin ang mga pa- 
ngako na Kaniyang binitiwan sa kanilang mga ninu- 
no,” gayundin, “upang luwalhatiin ng mga bansa 
ang Diyos dahil sa kaniyang awa.” Kaya naman “sa 
kaniya ilalagak ng mga bansa ang kanilang pag- 
asa.”--Ro 15:8-12. 

Kay Jehova mismo nagmula ang atas ni Jesus. 
Nang iharap niya ang kaniyang sarili upang magpa- 
bautismo, “ang langit ay nabuksan,” ang sabi ng 
ulat, “at nakita niyang [ni Juan na Tagapagbautismo] 
bumababa na tulad ng isang kalapati ang espiritu ng 
Diyos na lumalapag sa kaniya [kay Jesus]. Nari- 
to! May tinig din mula sa langit na nagsabi: ‘Ito 


403 


ang aking Anak, ang minamahal, na aking sinang- 
ayunan.” (Mat 3:16, 17) Bago naging tao si Jesus, 
naglilingkod na siya kay Jehova sa loob ng di-mabi- 
lang na panahon, ngunit sa pagkakataong iyon ay 
pumasok siya sa isang bagong paglilingkod. Pinatu- 
nayan ni Jesus na siya nga ay lingkod, o ministro, ng 
Diyos, anupat naglingkod siya sa Diyos at sa kani- 
yang kapuwa. Kaya naman, sa sinagoga sa kaniyang 
sariling bayan ng Nazaret, kinuha ni Jesus ang ba- 
lumbon ng Isaias at binasa ang sa ngayon ay ka- 
banata 61, mga talata 1 at 2: “Ang espiritu ng 
Soberanong Panginoong Jehova ay sumasaakin, sa 
dahilang pinahiran ako ni Jehova upang maghayag 
ng mabuting balita sa maaamo. Isinugo niya ako 
upang bigkisan ang may pusong wasak, upang mag- 
hayag ng paglaya sa mga bihag at ng lubos na pag- 
kakadilat ng mga mata sa mga bilanggo: upang 
ihayag ang taon ng kabutihang-loob ni Jehova.” Pag- 
katapos ay sinabi niya sa mga nagkakatipon, “Nga- 
yon ay natutupad ang kasulatang ito na karirinig la- 
mang ninyo. ”--Luc 4:16-21. 

Nang mangaral si Pedro sa unang Gentil na na- 
kumberte, si Cornelio, inilarawan niya ang landasin 
ni Jesus noong panahon ng tatlo at kalahating tadng 
ministeryo nito sa lupa, anupat itinawag-pansin niya 
kay Cornelio si “Jesus na mula sa Nazaret, kung pa- 
anong pinahiran siya ng Diyos ng banal na espiritu 
at kapangyarihan, at lumibot siya sa lupain na gu- 
magawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat niya- 
ong mga sinisiil ng Diyablo, sapagkat ang Diyos ay 
sumasakaniya.” (Gaw 10:38) Literal na naglakad si 
Jesus sa buong teritoryong iniatas sa kaniya sa pag- 
lilingkod niya kay Jehova at sa mga tao. Hindi la- 
mang iyan, kundi aktuwal niyang ibinigay ang kani- 
ya mismong kaluluwa bilang pantubos para sa iba. 
Sinabi niya: “Ang Anak ng tao ay dumating, hindi 
upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibi- 
gay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos na ka- 
palit ng marami.”---Mat 20:28. 

Mga Ministrong Kristiyano. Sa kaniyang mi- 
nisteryal na gawain, nagsama si Jesus ng maraming 
iba pa, mga apostol at mga alagad, na sinanay niya 
upang ipagpatuloy ang gayunding ministeryal na 
gawain. Isinugo niya muna ang 12, pagkatapos ay 
ang 70 iba pa. Sumakanila rin ang aktibong puwer- 
sa ng Diyos, anupat nakapagsagawa sila ng mara- 
ming himala. (Mat 10:1, 5-15, 27, 40, Luc 10:1-12, 
16) Ngunit ang pangunahing gawain na dapat ni- 
lang isagawa noon ay ang pangangaral at pagtuturo 
ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Sa katu- 
nayan, ang pinakalayunin ng mga himala ay ang 
makapagbigay ng pangmadlang katibayan na sila'y 
inatasan at sinasang-ayunan ni Jehova.---Heb 2:3, 4. 

Sinanay ni Jesus ang kaniyang mga alagad kapu- 
wa sa pamamagitan ng salita at ng halimbawa. Hin- 
di lamang siya nagturo nang hayagan kundi maging 


MINISTRO, LINGKOD 


sa mga pribadong tahanan, anupat tuwirang dina- 
dala sa mga tao ang mabuting balita. (Mat 9:10, 28, 
Luc 7:36, 8:1; 19:1-6) Batay sa mga ulat na ibinigay 
ng mga manunulat ng mga Ebanghelyo, maliwanag 
na naroroon ang mga alagad ni Jesus sa maraming 
pagkakataon na siya'y nagpatotoo sa iba't ibang uri 
ng tao, sapagkat nakatala ang mismong mga pag- 
uusap nila. Ayon sa aklat ng Mga Gawa, sinunod ng 
kaniyang mga alagad ang halimbawang iyan, anu- 
pat dumadalaw sila sa bahay-bahay upang ipaha- 
yag ang mensahe ng Kaharian.--Gaw 5:42, 20:20, 
tingnan ang MANGANGARAL, PANGANGARAL (“Sa Ba- 
hay-bahay”). 

Binanggit ni Jesus sa kaniyang mga alagad kung 
ano ang kahulugan ng pagiging isang tunay na ling- 
kod, o ministro, ng Diyos, sa pagsasabing: “Ang mga 
hari ng mga bansa ay namamanginoon sa kanila, at 
yaong mga nagtataglay ng awtoridad sa kanila ay ti- 
natawag na mga Tagapagpala. Gayunman, hindi 
kayo dapat magkagayon. Kundi siya na pinakadaki- 
la sa inyo ay maging gaya ng pinakabata, at ang gu- 
maganap bilang pinuno ay maging gaya ng isang 
naglilingkod. Sapagkat sino ang mas dakila, ang na- 
kahilig sa mesa o ang naglilingkod? Hindi ba ang na- 
kahilig sa mesa?” Pagkatapos ay ginamit niya ang 
sarili niyang landasin at paggawi bilang halimbawa 
at nagpatuloy sa pagsasabi: “Ngunit ako ay nasa 
gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod.” (Luc 
22:25-27) Nang pagkakataong iyon, mariin niyang 
itinanghal ang mga simulaing ito, pati na ang kapa- 
kumbabaan, sa pamamagitan ng paghuhugas sa 
mga paa ng mga alagad.--Ju 13:5. 

Itinawag-pansin pa ni Jesus sa kaniyang mga ala- 
gad na ang tunay na mga lingkod, o ministro, ng 
Diyos ay hindi tumatanggap ng labis na mapamu- 
ring relihiyosong mga titulo para sa kanilang sarili, 
ni iginagawad man nila ito sa iba. “Kayo, huwag ka- 
yong patawag na Rabbi, sapagkat iisa ang inyong 
guro, samantalang lahat kayo ay magkakapatid. Isa 
pa, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinu- 
man sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Isa 
na makalangit. Ni huwag kayong patawag na ‘mga 
lider, sapagkat ang inyong Lider ay iisa, ang Kristo. 
Ngunit ang pinakadakila sa inyo ay magiging ling- 
kod [o, ministro] ninyo. Sinumang nagtataas ng ka- 
niyang sarili ay ibababa, at sinumang nagbababa ng 
kaniyang sarili ay itataas.”--Mat 23:8-12. 

Ang mga pinahirang tagasunod ng Panginoong 
Jesu-Kristo ay tinutukoy bilang ‘mga ministro ng 
mabuting balita, gaya ni Pablo (Col 1:23): sila rin 
ay “mga ministro ng isang bagong tipan,” yamang 
mayroon silang pakikipagtipan sa Diyos na Jeho- 
va, anupat si Kristo ang Tagapamagitan. (2Co 3:6, 
Heb 9:14, 15) Sa ganitong paraan, sila ay mga 
ministro ng Diyos at ni Kristo. (2Co 6:4, 11:23) 
Ang kuwalipikasyon nila ay nagmumula sa Diyos sa 


MINISTRO, LINGKOD 


pamamagitan ni Jesu-Kristo, hindi sa sinumang tao 
o organisasyon. Ang katibayan ng kanilang minis- 
teryo ay hindi nakasulat sa isang papel o sertipiko, 
gaya ng isang liham ng rekomendasyon o awtori- 
dad. Ang kanilang “liham” ng rekomendasyon ay 
masusumpungan sa mga taong tinuruan at sinanay 
nila upang maging mga ministro ni Kristo, tulad 
nila. Tungkol sa bagay na ito, sinabi ng apostol na si 
Pablo: “Kami ba, marahil, tulad ng ilang tao, ay na- 
ngangailangan ng mga liham ng rekomendasyon sa 
inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming liham, 
nakasulat sa aming mga puso at nakikilala at bina- 
basa ng buong sangkatauhan. Sapagkat nahahayag 
kayo bilang isang liham ni Kristo na isinulat namin 
bilang mga ministro, isinulat hindi sa pamamagitan 
ng tinta kundi sa pamamagitan ng espiritu ng isang 
Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi 
sa mga tapyas na laman, sa mga puso.” (2Co 3:1-3) 
Dito, ipinakikita ng apostol ang pag-ibig, pagkama- 
lapit, magiliw na pagmamahal at pagmamalasakit 
ng ministrong Kristiyano sa kaniyang mga pinagli- 
lingkuran, yamang sila'y “nakasulat sa puso” ng mi- 
nistro. 

Kaya naman pagkaakyat ni Kristo sa langit, nag- 
bigay siya ng “mga kaloob na mga tao” sa kongrega- 
syong Kristiyano. Kabilang sa mga ito ang mga 
apostol, mga propeta, mga ebanghelisador, mga pas- 
tol, at mga guro, na ibinigay “upang maibalik sa 
ayos ang mga banal, ukol sa ministeryal na gawain, 
ukol sa pagpapatibay sa katawan ng Kristo.” (Efe 
4:7-12) Ang kanilang kuwalipikasyon bilang mga 
ministro ay nagmula sa Diyo5s.---2Co 3:4-6. 

Ang Pagsisiwalat o Apocalipsis na ibinigay sa 
apostol na si Juan ay naglalarawan ng “isang mala- 
king pulutong, na hindi mabilang ng sinumang tao, 
mula sa lahat ng mga bansa at mga tribo at mga ba- 
yan at mga wika.” Di-tulad ng mga pinahirang kapa- 
tid ni Jesu-Kristo, ang mga ito ay hindi tinutukoy na 
kabilang sa bagong tipan at sa gayo'y mga ministro 
nito, gayunpaman, sila'y ipinakikitang may malinis 
na katayuan sa harap ng Diyos at “nag-uukol sila sa 
kaniya ng sagradong paglilingkod araw at gabi sa 
kaniyang templo.” Sa gayo'y naglilingkuran sila at 
wastong matatawag na mga ministro, o lingkod, ng 
Diyos. Gaya ng ipinakikita kapuwa ng pangitain sa 
Apocalipsis at ni Jesus mismo (sa pamamagitan ng 
ilustrasyon), sa panahon ng pagkanaririto ni Kristo 
sa kaniyang maluwalhating trono, magkakaroon ng 
gayong mga tao na maibigin ding maglilingkod sa 
mga kapatid ni Jesu-Kristo, anupat tutulong, mag- 
aasikaso, at aalalay sa mga ito.--Apo 7:9-15, Mat 
25:31-40. 

Mga Ministeryal na Lingkod sa Kongrega- 
syon. Pagkatapos itala ang mga kahilingan para 
sa mga maglilingkod bilang “mga tagapangasiwa” 
(epi'sko'poi) sa mga kongregasyon, itinala naman ng 


404 


apostol na si Pablo ang mga kahilingan para sa mga 
aatasan bilang “mga ministeryal na lingkod” (di-a'ko- 
noi). (1Ti 3:1-10, 12, 13) Sa ibang mga talata, ang 
salitang Griego na di:a'konos ay isinasalin lamang 
bilang “lingkod” (Mat 20:26, 22:13). Yamang ang la- 
hat ng Kristiyano ay “mga lingkod” (mga ministro) 
ng Diyos, maliwanag na ang terminong dia'konoi 
dito ay may isang partikular na diwa, isa na may ka- 
ugnayan sa kaayusan at istraktura ng kongrega- 
syon. Kaya naman may dalawang grupo ng mga 
lalaki na gumaganap ng mga katungkulan sa kon- 
gregasyon: ang “mga tagapangasiwa,” o “matatan- 
dang lalaki,” at ang “mga ministeryal na lingkod.” Sa 
bawat kongregasyon, karaniwan nang may ilang 
tagapangasiwa at ministeryal na lingkod.--Fil 1:1, 
Gaw 20:17, 28. 

Ang talaan ng mga kahilingan para sa mga minis- 
teryal na lingkod kung ihahambing sa talaan ng 
mga kahilingan para sa mga tagapangasiwa, gayun- 
din ang mga katawagan para sa dalawang posisyong 
ito, ay nagpapahiwatig na ang mga ministeryal na 
lingkod ay hindi inatasan ng pananagutang magturo 
o magpastol (yamang ang isang pastol ay isang ta- 
gapangasiwa ng mga tupa). Ang kakayahang mag- 
turo ay hindi isang kahilingan sa kanilang atas. Ang 
mismong katawagang di'a'ko:'nos ay nagpapahiwatig 
na ang mga lalaking ito ay naglilingkod bilang mga 
katulong ng lupon ng mga tagapangasiwa sa kon- 
gregasyon, anupat ang pangunahing pananagutan 
nila ay ang pag-aasikaso sa mga bagay-bagay na 
walang kaugnayan sa pagpapastol upang maituon 
ng mga tagapangasiwa ang kanilang panahon at 
atensiyon sa gawaing pagtuturo at pagpapastol. 

Ang isang halimbawa ng simulaing umuugit sa 
kaayusang ito ay masusumpungan sa ginawa ng 
mga apostol nang bumangon ang mga suliranin 
may kinalaman sa araw-araw na pamamahagi (sa 
literal, ang paglilingkod, di-a'ko:ni'a) ng panustos 
na pagkain sa mga Kristiyanong nangangailangan 
sa Jerusalem. Pagkatapos sabihing hindi 'kalugud- 
lugod para sa kanila na iwanan ang salita ng Diyos' 
upang magpakaabala sa pag-aasikaso sa mga sulira- 
nin hinggil sa materyal na pagkain, tinagubilinan ng 
mga apostol ang mga alagad na “humanap kayo sa 
ganang inyo ng pitong lalaking may patotoo mula 
sa gitna ninyo, puspos ng espiritu at karunungan, 
upang maatasan namin sila sa mahalagang gawaing 
ito, ngunit iuukol namin ang aming sarili sa panana- 
langin at sa ministeryo [di'a:koni'ai] ng salita.” (Gaw 
6:1-6) Iyan ang simulain, ngunit hindi naman na- 
ngangahulugan na ang pitong lalaking pinili, sa ka- 
song ito, ay hindi kuwalipikado bilang “matatandang 
lalaki” (presby teroi), sapagkat hindi ito isang nor- 
mal o pangkaraniwang situwasyon kundi isang pan- 
tanging suliranin na bumangon, isang maselang 
suliranin bunga ng pagkadama na may diskrimina- 


405 


syon dahil sa nasyonalidad. Yamang apektado ang 
buong kongregasyong Kristiyano, ito ay isang suli- 
ranin na nangangailangan ng “espiritu at karunu- 
ngan,” kaya naman maaaring ang pitong lalaking 
pinili, sa katunayan, ay “matatandang lalaki” sa es- 
pirituwal na diwa. Ngunit noong panahong iyon ay 
pansamantala silang gaganap ng isang iniatas na 
gawaing karaniwang ginagampanan ng “mga minis- 
teryal na lingkod.” Iyon ay isang gawaing “mahala- 
ga” ngunit hindi kasinghalaga ng “ministeryo ng sa- 
lita.” 

Sa pagkilos na ito, ang mga apostol ay nagpakita 
ng wastong pangmalas sa mga bagay-bagay, at 
maaasahan na ang mga lupon ng mga tagapangasi- 
wa sa mga kongregasyong nabuo sa labas ng Jeru- 
salem ay susunod sa halimbawa nila sa pag-aatas 
ng mga tungkulin sa “mga ministeryal na lingkod.” 
Walang alinlangan na maraming mas pisikal, rutin, 
o mekanikal na bagay ang kinakailangang asikasu- 
hin noon, marahil ay kabilang dito ang pagbili ng 
materyales para sa pagkopya ng Kasulatan o ma- 
ging ang pagkopya mismo. 

Ang mga kuwalipikasyong dapat matugunan ng 
mga ministeryal na lingkod ay nagsilbing mga pa- 
mantayan na nagsasanggalang sa kongregasyon 
laban sa anumang lehitimong akusasyon hinggil 
sa pagpili nito ng mga lalaki para sa partikular na 
mga tungkulin, sa gayo'y napananatili nito ang ma- 
tuwid na katayuan sa Diyos at ang isang malinis na 
reputasyon sa mga tagalabas. (Ihambing ang 1Ti 
3:10.) Ang mga kuwalipikasyong ito ay umuugit sa 
moralidad, paggawi, at espirituwalidad at, kung su- 
sundin ang mga ito, ang mga lalaking mapipiling 
maglingkod ay makatuwiran, matatapat, malingat, 
at maaasahan. Yaong mga naglilingkod sa mahusay 
na paraan ay magtatamo para sa kanilang sarili ng 
“isang mainam na katayuan at malaking kalayaan 
sa pagsasalita sa pananampalataya may kaugnayan 
kay Kristo Jesus. ”--1Ti 3:13. 

Makalupang mga Tagapamahala. Pinahihin- 
tulutan ng Diyos ang mga pamahalaan ng sanlibu- 
tang ito na kumilos hanggang sa panahong itinak- 
da niya para wakasan ang mga pamahalaang ito, 
at pagkatapos nito ay mamamahala ang Kaharian 
ni Kristo nang hindi matututulan. (Dan 2:44: Apo 
19:11-21) Sa panahon ng kanilang ipinahintulot na 
pamamahala, nagsasagawa sila ng maraming serbi- 
syo para sa mga tao, gaya ng pagpapagawa ng mga 
lansangan, pagpapatakbo ng mga paaralan, pulisya 
at kagawaran ng pamatay-sunog, at iba pang mga 
serbisyo. Mayroon din silang mga batas ukol sa pag- 
paparusa sa mga magnanakaw, mamamaslang, at 
iba pang mga manlalabag-batas. Samakatuwid, ha- 
bang isinasagawa nila ang mga serbisyong ito at 
makatarungang ipinatutupad ang mga batas na ito, 
sila ay mga “ministro” (dia'ko'noi) ng Diyos. Kung 


MINIT 


may sinuman, kahit na isang Kristiyano, na lalabag 
sa gayong mga batas, ang kaparusahang tatangga- 
pin niya sa mga kamay ng pamahalaan ay sa di- 
tuwirang paraan nagmula sa Diyos, sapagkat ang 
Diyos ay laban sa lahat ng kabalakyutan. Gayun- 
din, kapag ipinagsasanggalang ng pamahalaan ang 
isang Kristiyano mula sa mga manlalabag-batas, 
gumaganap ito bilang ministro ng Diyos. Nanga- 
ngahulugan ito na kung aabusuhin ng tagapamaha- 
la ang kaniyang awtoridad at kikilos siya laban sa 
Diyos, siya ay mananagot at magsusulit sa Diyos. 
Kung gigipitin ng gayong balakyot na tagapamaha- 
la ang isang Kristiyano na labagin ang kautusan ng 
Diyos, hindi nga siya kumikilos bilang ministro ng 
Diyos at siya ay tatanggap ng kaparusahan mula sa 
Diyos.--Ro 13:1-4. 

Mga Bulaang Ministro. May mga taong nag- 
aangking mga ministro ng Diyos ngunit mga ma- 
pagpaimbabaw, anupat sa totoo'y mga ministro ni 
Satanas na lumalaban sa Diyos. Kinailangang maki- 
paglaban ng apostol na si Pablo sa gayong mga bu- 
laang ministro na nanggugulo sa kongregasyon sa 
Corinto. Tungkol sa kanila ay sinabi niya: “Ang ga- 
yong mga tao ay mga bulaang apostol, mapanlin- 
lang na mga manggagawa, na nag-aanyong mga 
apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka, sapagkat si 
Satanas mismo ay laging nag-aanyong isang ang- 
hel ng liwanag. Kaya nga hindi malaking bagay 
kung ang kaniyang mga ministro rin ay laging nag- 
aanyong mga ministro ng katuwiran. Ngunit ang 
kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga 
gawa.”--2Co 11:13-15. 

Ang paglitaw ng gayong mga bulaang ministro 
ay maraming ulit na inihula sa Kasulatan. Sinabi ni 
Pablo sa mga tagapangasiwa ng kongregasyon sa 
Efeso na pag-alis niya, papasok sa gitna ng kongre- 
gasyon ang mapaniil na mga lobo at hindi makikitu- 
ngo nang magiliw sa kawan, magsasalita sila ng 
mga bagay na pilipit at ilalayo ang mga alagad 
upang pasunurin sa kanila. (Gaw 20:29, 30) Sa ka- 
niyang mga liham, nagbabala rin si Pablo laban sa 
gayong apostatang mga ministro (2Te 2:3-12, 1Ti 
4:1-5: 2Ti 3:1-7: 4:3, 4): inilarawan sila ni Pedro (2Pe 
2:1-3), at inihula mismo ni Jesu-Kristo ang kani- 
lang pag-iral at pagkapuksa (Mat 13:24-30, 36-43). 
--Tingnan ang TAONG TAMPALASAN. 


MINIT. Isa sa 20 lunsod ng mga Ammonita na 
nilupig ni Jepte pagkatapos niyang manata kay Je- 
hova. (Huk 11:30-33) Pagkaraan ng ilang siglo, bi- 
nanggit ang “trigo ng Minit” bilang isang kalakal ng 
Tiro. (Eze 27:2, 17) Hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon ng Minit. Ang isa sa maraming posi- 
bleng lokasyon nito ay ang Khirbet Hanizeh (Umm 
el Hanafish), na mga 6 na km (3.5 mi) sa SHS ng 
Hesbon. 


MIRA, I 


MIRA, I [sa Ingles, myrrh]. Isang aromatikong 
gum resin. (Sol 1:13, 4:6, 14: 5:1, 13) Hindi matiyak 
kung ano ang eksaktong pinagkukunan nito noong 
sinaunang panahon. Ngunit karaniwan na, ang mira 
ay resinang nakukuha sa iba't ibang matitinik na 
palumpong o maliliit na punungkahoy na kabilang 
sa genus na Commiphora, gaya ng Commiphora 
myrrha o Commiphora abyssinica. Ang mga palum- 
pong na ito ay nabubuhay sa mababatong lugar, 
partikular na sa mga burol na batong-apog. Mata- 
pang ang amoy ng kahoy at talob ng mga ito. Baga- 
man ang resina ay kusang lumalabas sa tangkay 
o sa makakapal at matitigas na sanga, mapabibilis 
ang pagtagas nito kung hihiwaan ang talob. Sa si- 
mula ay malambot at malagkit ang resina ngunit tu- 
mitigas ito pagpatak sa lupa. 

Ang mira ay isa sa mga sangkap ng banal na la- 
ngis na pamahid. (Exo 30:23-25) Itinuring itong ma- 
halaga dahil sa bango nito at ginamit sa mga kasu- 
utan, higaan, at iba pang mga bagay. (Ihambing ang 
Aw 45:8, Kaw 7:17: Sol 3:6, 7.) Sa Awit ni Solomon, 
lumilitaw na nagpapahid ng likidong mira sa kata- 
wan ang dalagang Shulamita bago siya matulog. 
(Sol 5:2, 5) Kasama sa espesyal na pangangalaga at 
pagpapagandang ginawa kay Esther ang mga pag- 
mamasaheng ginagamitan ng langis ng mira. (Es 
2:12) Ang mira ay isa rin sa mga substansiyang gi- 
namit sa paghahanda ng bangkay para sa libing. (Ju 
19:39, 40) Lumilitaw na itinuring itong mahalaga 
anupat maaaring iharap bilang kaloob sa isa na ipi- 
nanganak na hari ng mga Judio.---Mat 2:1, 2, 11. 


MIRA, II. Isang pangunahing lunsod sa pro- 
binsiya ng Licia. Ang Mira ay malapit sa baybayin 
ng TK Asia Minor at nasa isang burol na mga 3 km 
(2 mi) mula sa pampang ng ilog ng Andracus. Ang 
lugar na ito ay kilala ngayon bilang Demre. Lumili- 
taw na saklaw ng sinaunang pangalang Mira kapu- 
wa ang lunsod at ang magandang daungan nito. 

Bilang isang bilanggo na patungong Roma, ang 
apostol na si Pablo ay naglayag mula sa Cesarea, du- 
maan sa Sidon, at dumating sa Mira. Doon, siya at 
ang kaniyang mga kasamahan ay kinailangang lu- 
mipat sa isang barkong mula sa Alejandria na may 
lulang mga butil at maglalayag patungong Italya. 
(Gaw 27:1-6, 38) Ang Mira ay nasa mismong H ng 
Alejandria kung kaya maaaring kasama ito sa regu- 
lar na ruta ng mga barkong galing sa Ehipsiyong 
lunsod na iyon. O kaya naman, maaaring dahil sa 
pasalungat na hangin (Gaw 27:4, 7) ay napilitang 
magbago ng direksiyon ang barkong mula sa Alejan- 
dria at dumaong ito sa Mira. 

Sa Gawa 21:1, ang ilang sinaunang teksto ay nag- 
dagdag ng “at Mira” pagkatapos ng “Patara.” (Ting- 
nan ang mga tlb sa JB, NE, RS.) Bagaman hindi na- 
man ito salungat sa ibang bahagi ng ulat, walang 


406 


sapat na katibayan upang matiyak kung ang panga- 
lang Mira ay aktuwal na lumitaw sa orihinal na ma- 
nuskrito. 


MIRIAM [posible, Mapaghimagsik]. 

1. Anak ni Amram at ng kaniyang asawang si 
Jokebed, kapuwa mula sa tribo ni Levi: kapatid nina 
Moises at Aaron. (Bil 26:59: 1Cr 6:1-3) Bagaman 
hindi binanggit sa ulat ang kaniyang pangalan, ti- 
yak na siya ang tinukoy na “kapatid nitong babae” 
na nagbantay upang makita kung ano ang mangya- 
yari sa sanggol na si Moises habang ito'y nasa isang 
arka na inilagay sa gitna ng mga tambo sa ilog ng 
Nilo. (Exo 2:3, 4) Nang masumpungan ng anak na 
babae ni Paraon ang sanggol, “nahabag” siya rito, at 
nakilalang ito ay “isa sa mga anak ng mga Hebreo.” 
Itinanong naman ni Miriam kung siya ba ay tata- 
wag ng isang babaing Hebreo na mag-aalaga sa 
bata. Nang sabihin sa kaniya ng anak na babae ni 
Paraon na gawin iyon, “yumaon ang dalagita at ti- 
nawag ang ina ng bata” [si Jokebed], na siya na- 
mang inupahan upang mag-alaga kay Moises hang- 
gang sa ito ay lumaki.---Exo 2:5-10. 

Nanguna sa Kababaihan ng Israel sa Pag- 
awit. Pagkaraan ng maraming taon, pagkatapos 
masaksihan ang tagumpay ni Jehova laban sa mga 
hukbong militar ni Paraon sa Dagat na Pula at nang 
marinig ang awit ni Moises at ng mga lalaki ng Is- 
rael, pinangunahan ni “Miriam na propetisa” ang ka- 
babaihan ng Israel sa masayang pagtugtog ng tam- 
burin at sa pagsasayaw. Bilang tugon sa awit na 
pinangunahan ni Moises, umawit si Miriam: “Uma- 
wit kay Jehova, sapagkat siya ay lubhang naging 
dakila. Ang kabayo at ang sakay nito ay ibinulid 
niya sa dagat.”--Exo 15:1, 20, 21. 

Nagreklamo Laban kay Moises. Habang nasa 
ilang ang mga Israelita, sina Miriam at Aaron ay 
nagsimulang magsalita laban kay Moises dahil sa 
kaniyang asawang Cusita. Palibhasa'y prominente at 
maimpluwensiya si Moises sa bayan, maaaring na- 
ging dahilan ito upang sina Miriam at Aaron ay ma- 
nibugho at maghangad ng higit na awtoridad, anu- 
pat palagi nilang sinasabi: “Sa pamamagitan lamang 
ba ni Moises nagsasalita si Jehova? Hindi ba sa pa- 
mamagitan din natin ay nagsasalita siya?” Ngunit 
nakikinig si Jehova at kaagad na inutusan sina Moi- 
ses, Miriam, at Aaron na pumarom sa tolda ng ka- 
pisanan. Doon ay ipinaalaala ng Diyos sa dalawang 
mapagbulong na ang kanilang kapatid na si Moises 
ay Kaniyang lingkod, ang isa na kinakausap ng Diyos 
nang hindi pinadaraan sa iba kundi “bibig sa bibig.” 
Sumunod ay tinanong ni Jehova sina Miriam at Aa- 
ron: “Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita la- 
ban sa aking lingkod, laban kay Moises?” Ang galit 
ng Diyos ay nag-init laban sa kanila at, nang luma- 
yo ang ulap mula sa ibabaw ng tolda, “si Miriam ay 


407 


kinapitan ng ketong na kasimputi ng niyebe.” Nag- 
makaawa si Aaron para kay Miriam, namagitan si 
Moises para sa kaniya, at pinahintulutan ni Jehova si 
Miriam na bumalik sa kampo pagkalipas ng kahi- 
ya-hiyang pitong-araw na pagkukuwarentenas.---Bil 
12:1-15. 

Yamang si Miriam lamang ang kinapitan ng ke- 
tong, ipinahihiwatig nito na siya ang pasimuno ng 
maling paggawi noong pagkakataong iyon. (Tingnan 
ang AARON.) Ang kaniyang pagkakasala sa pagbubu- 
lung-bulong laban kay Moises ay maaaring mas ma- 
laki kaysa sa pagkakasala ni Aaron, anupat posible 
na isa itong kaso ng paninibugho ng isang babae sa 
kaniyang kapuwa babae (yamang nagsimula silang 
magsalita laban kay Moises dahil sa kaniyang asa- 
wang Cusita), at pumanig si Aaron sa kapatid niya 
sa halip na sa kaniyang hipag. Yamang si Miriam ay 
itinuring na propetisa, maaaring siya noon ang pina- 
kaprominenteng babae sa Israel. Kaya marahil ay 
nangamba si Miriam na baka masapawan siya ng 
asawa ni Moises. Ngunit anuman ang tunay na da- 
hilan, at yamang maling-mali kapuwa para kina Mi- 
riam at Aaron na magbulung-bulungan laban kay 
Moises, mas lalong mali para kay Miriam na gawin 
iyon dahil itinalaga ng Diyos na magpasakop ang ba- 
bae sa lalaki. (1Co 11:3, 1Ti 2:11-14) Nang maglaon, 
ang makasalanang paggawi ni Miriam ay ginamit 
na babalang halimbawa, sapagkat sa pagtatapos ng 
paglalakbay sa ilang ay sinabihan ni Moises ang ba- 
yan na sundin ang mga tagubilin ng mga saserdote 
may kinalaman sa ketong at hinimok sila na alalaha- 
nin ang ginawa ni Jehova kay Miriam noong papala- 
bas sila mula sa Ehipto.--Deu 24:8, 9. 

Si Miriam ay namatay at inilibing sa Kades sa 
Ilang ng Zin, di-katagalan bago mamatay si Aaron. 
(Bil 20:1, 28) Pagkaraan ng maraming siglo, sa pa- 
mamagitan ng kaniyang propetang si Mikas, ipinaa- 
laala ni Jehova ang pribilehiyong tinamasa ni Miri- 
am kasama ng kaniyang mga kapatid nang lumabas 
ang Israel mula sa Ehipto, na sinasabi: “Sapagkat ini- 
ahon kita mula sa lupain ng Ehipto, at mula sa ba- 
hay ng mga alipin ay tinubos kita, at isinugo ko sa 
unahan mo si Moises, si Aaron at si Miriam.”---Mik 
6:4. 

2. Isang inapo ni Juda.— 1Cr 4:1, 17, 18. 


MIRMA [posible, Panlilinlang]. Isang ulo sa pa- 
nig ng ama na mula sa tribo ni Benjamin at anak ni 
Saharaim sa asawa nitong si Hodes.---1Cr 8:1, 8-10. 


MIRTO |sa Heb., hadhas: sa Ingles, myrtle]. 
Ang mirto (Myrtus communis) ay tumutubo bilang 
palumpong o punungkahoy at pangkaraniwan ito sa 
Israel at Lebanon, anupat tumutubo nang mainam 
sa mabatong lupa. Makaaabot ito sa taas na 9 na m 
(30 piye) ngunit kadalasan ay makikita ito bilang 
isang palumpong na 2 hanggang 3 m (7 hanggang 


MISAM 


10 piye) ang taas. Palibhasa'y isang evergreen, ma- 
sinsin ang mga sanga nito at ang mga dahon ay 
makapal, makintab at matingkad na luntian, namu- 
mulaklak ito ng kumpul-kumpol na mabango at pu- 
ting mga bulaklak na gumugulang at nagiging mga 
berry na itim na mangasul-ngasul. Halos ang buong 
halaman ay may mabango at tulad-espesyang la- 
ngis na ginagamit sa mga pabango. Ang mga berry 
nito, bagaman aromatiko, ay nakakain. Sa ngayon, 
ang mirto ay matatagpuan partikular na sa Mataas 
na Galilea at sa libis ng Jordan, ngunit tumutubo rin 
ito sa lugar ng Jerusalem, kung paanong maliwanag 
na tumutubo rin ito roon noong panahon ng pangi- 
tain ni Zacarias na nakaulat sa Zacarias 1:8-11, 16. 

Ang mababangong sanga ng mirto ay ginamit ka- 
sama ng mga sanga ng iba pang mga punungkahoy 
upang bubungan ang pansamantalang mga kubo 
o mga kubol sa labas na ginagamit ng mga Hebreo 
kapag panahon ng Kapistahan ng mga Kubol. (Ne 
8:14, 15) Sa mga hula ng pagsasauli, ang mabango 
at magandang puno ng mirto ay inihulang tutubo 
kahalili ng nakatutusok na kulitis at sisibol kahit sa 
ilang.--Isa 41:19; 55:13. 

Ang pangalang Hebreo ni Esther, asawa ng Per- 
sianong si Haring Ahasuero, ay Hadasa, na nanga- 
ngahulugang “Mirto.”--Es 2:7. 


MISAEL [posible, Sino ang Tulad ng Diyos?: 
o, Sino ang sa Diyos?]. 

1. Isang Kohatitang Levita at anak ni Uziel. (Exo 
6:18, 22) Pagkatapos patayin ni Jehova ang mga 
anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu dahil sa pag- 
hahandog ng kakaibang apoy, si Misael at ang kani- 
yang kapatid na si Elsapan ang bumuhat sa mga 
bangkay ng mga ito patungo sa labas ng kampo. 
--Lev 10:1-5. 

2. Ang orihinal na pangalan ng isa sa tatlong Ju- 
deanong kasamahan ni Daniel na pinanganlang “Me- 
sac” ng pangunahing opisyal ng korte ng Babilonya. 
--Dan 1:6, 7, tingnan ang MESAC. 

3. Isa sa mga lalaking tumayo sa kaliwa ni Ezra 
nang ang tagakopya ay bumasa mula sa aklat ng Ka- 
utusan sa mga Judiong nagkakatipon sa Jerusalem 
pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya.---Ne 8:3, 4. 


MISAL [Dako ng Pagsangguni]. Isang lunsod ng 
Aser sa hanggahan nito. Ibinigay ito sa mga Gerso- 
nitang Levita at lumilitaw na tinatawag din itong 
Masal. Malamang na ang Misal ay di-kalayuan sa 
Bundok Carmel. (Jos 19:24-26: 21:27, 30, 1Cr 6:74) 
Gayunman, hindi alam kung saan ang eksaktong lo- 
kasyon nito. 


MISAM. Isang ulo ng isang sambahayan ng ni- 
nuno sa Benjamin, anak o inapo ni Elpaal.--1Cr 8:1, 
11, 12. 


MISIA 


MISIA. Isang rehiyon sa HK bahagi ng Asia 
Minor. Waring nagpabagu-bago ang mga hangga- 
nan nito, ngunit karaniwan na, ang hangganan ng 
Misia sa K hanggang H ay ang Dagat Aegeano, ang 
Hellespont (Dardanelles) at ang Propontis (Dagat ng 
Marmara). Ang Bitinia ay nasa S nito at ang Lydia 
naman ay nasa T. (Tingnan ang AslA.) Habang nasa 
kaniyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, 
si Pablo, kasama sina Silas at Timoteo, ay nagsikap 
na pumaroon sa Bitinia, ngunit “hindi sila pinahin- 
tulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya nilampasan nila 
ang Misia at bumaba sa Troas.” (Gaw 15:40, 16:1-3, 
7, 8) Yamang ang daungang-dagat ng Troas ay nasa 
Misia, maliwanag na nangangahulugan ito na baga- 
man si Pablo at ang kaniyang mga kasama ay du- 
maan sa Misia, nilaktawan nila ito bilang larangan 
ng gawaing pagmimisyonero. Ang iba pang mga 
lunsod ng Misia ay ang Adrameto (Gaw 27:2), Asos 
(Gaw 20:13, 14), at Pergamo.--Apo 1:11, tingnan 
ang TROAS. 


MISMA. 

1. Isang anak ni Ismael at pinuno ng isang liping 
Arabe.--Gen 25:14, 16: 1Cr 1:30, 31. 

2. Isang Simeonita, anak ni Mibsam at ama ni 
Hamuel.— 1Cr 4:24-26. 


MISMANA [Katabaan]. Isa sa magigiting na 
lalaking Gadita sa hukbo na sumama sa mga hukbo 
ni David sa Ziklag. Siya ay nakatalang ikaapat sa 
mga ulo ng hukbo ni David.--1Cr 12:1, 10, 14. 


MISPAR [posible, Bilang]. Isang taong nangu- 
nguna na kabilang sa mga Judiong bumalik kasama 
ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 
2:1, 2) Tinatawag siyang Misperet sa Nehemias 7:7. 


MISPERET. Isa sa mga prominenteng lider na 
kabilang sa mga Judiong bumalik kasama ni Ze- 
rubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya noong 
537 B.C.E. (Ne 7:6, 7) Sa isang katulad na ulat, 
ang kaniyang pangalan ay binabaybay na “Mispar.” 
—Ezr 2:2. 


MISRAITA, MGA. Isa sa apat na pamilya ng 
Kiriat-jearim na pinagmulan ng mga Zoratita at ng 
mga Estaolita.--1Cr 2:53. 


MISREPOT-MAIM [Mga Pagsusunog sa Ka- 
tubigan]. Dito tinugis ng mga Israelita ang mga 
hukbo ng mga Canaanitang hari sa hilaga na kaal- 
yado ni Jabin matapos nilang talunin ang mga ito 
sa tubig ng Merom. (Jos 11:1-5, 8) Nang hati-hatiin 
ang Lupang Pangako sa mga bahaging mana, ang 
lugar na mula sa Lebanon hanggang sa Misrepot- 
maim ay hindi pa nalulupig. (Jos 13:2, 6) Ipinapala- 
gay ng ilan na ang Misrepot-maim ay ang mga 


408 


guho sa Khirbet el-Musheirefeh (Horvat Mashref), 
na mga 20 km (12 mi) sa HHS ng Aco ('Akko). Sa 
lokasyong ito ay makapupunta sa mga lunsod sa 
Kapatagan ng Aco at gayundin sa Lunas ng Hula 
ang mga mamamayan ng Misrepot-maim. Marahil 
ay ibinigay sa Misrepot-maim (na nangangahulu- 
gang “Mga Pagsusunog sa Katubigan”) ang panga- 
lang ito dahil sa maiinit na bukal na matatagpuan 
mga 180 m (590 piye) mula sa lugar na ito. 


MITILENE. Ang pangunahing lunsod ng Les- 
bos, isang pulo sa Dagat Aegeano na malapit sa 
K baybayin ng Asia Minor. Samantalang patungo 
siya sa Jerusalem noong mga 56 C.E., naglayag ang 
apostol na si Pablo patungong Mitilene mula sa 
Asos, isang daungang-dagat sa kontinente ng Asia 
Minor na mga 45 km (28 mi) sa dakong HHK. (Gaw 
20:14) Yamang hindi binanggit na nagtungo si Pa- 
blo sa baybayin, ipinahihiwatig nito na ang barko ay 
nagbaba lamang ng angkla sa Mitilene, marahil ay 
dahil tumigil ang kinakailangang H hangin. Nang 
sumunod na araw, ang barko ay nagpatuloy sa TTK 
patungong Kios.---Gaw 20:15. 

Pinaniniwalaan na noong una, ang Mitilene ay 
isang maliit na pulo na malapit sa silangang bayba- 
yin ng Lesbos. Ngunit habang lumalaki ang lunsod, 
maaaring idinugtong ito sa Lesbos sa pamamagitan 
ng isang tulay na lupa at lumawak ito sa baybayin. 
Dahil dito ay nagkaroon ng isang daungan sa H pa- 
nig at ng isa pa sa T na panig ng tulay na lupa. Na- 
pabantog ang lunsod bilang isang sentro ng kaala- 
man sa panitikan at dahilan sa kagandahan ng 
arkitektura ng mga gusali nito. 


MITKA  [malamang, Tamis]. Isa sa mga kampa- 
mento ng Israel sa ilang. (Bil 33:28, 29) Hindi alam 
sa ngayon kung saan ang lokasyon nito. Kung ang 
tamang kahulugan ng Mitka ay “Tamis,” ang panga- 
lang ito ay maaaring tumutukoy sa mainam na tu- 
big ng rehiyong iyon. 


MITNITA. Isang termino na ikinapit kay Josa- 
pat, isa sa makapangyarihang mga lalaki sa mga 
hukbong militar ni David. Hindi alam kung ang 
“Mitnita” ay tumutukoy sa kaniyang dakong pi- 
nanggalingan o katawagan sa kaniyang pamilya. 
—1Cr 11:26, 43. 


MITREDAT [mula sa Persiano, nangangahulu- 
gang “Kaloob ni Mithra']. 

1. Ang ingat-yaman ni Ciro. Sa utos ng hari, isi- 
nauli niya sa mga Israelita ang mga 5,400 kagami- 
tang ginto at pilak ng templo upang maibalik sa Je- 
rusalem.--Ezr 1:7, 8, 11. 

2. Isa na sumalansang sa muling pagtatayo ng 
templo pagkaraan ng pagkatapon. Kabilang siya sa 


409 


mga sumulat ng isang liham sa Persianong si Ha- 
ring Artajerjes na doo'y may-kabulaanang inaaku- 
sahan ang mga Judio.---Ezr 4:7. 


MIZA. Isang shik ng Edom: inapo ni Esau sa pa- 
mamagitan ni Reuel. (Gen 36:17: 1Cr 1:34-37) Si 
Miza ay apo ni Esau, sapagkat kabilang siya sa “mga 
anak [o, mga apo] ni Basemat, na asawa ni Esau,” na 
anak ni Ismael at ina ni Reuel.---Gen 36:2, 3, 10, 13. 


MIZPA, MIZPE 
yan']. 

1. Isang rehiyon na tinirahan ng mga Hivita at 
nasa paanan ng Bundok Hermon ang nakilala bilang 
“lupain ng Mizpa.” (Jos 11:3) Maaaring isang bahagi 
nito, kung hindi man ang buong lugar, ay tinawag 
na “kapatagang libis ng Mizpe.” (Jos 11:8) Posibleng 
ang “lupain ng Mizpa” ay ang rehiyon sa palibot 
ng Banyas (Cesarea Filipos) sa dakong T ng Bun- 
dok Hermon o ang kapatagan sa S ng Bundok Her- 
mon sa kahabaan ng Wadi et-Teim. 

2. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. (Jos 15:33, 
38) Gayunman, di-tiyak kung saan ang eksaktong 
lokasyon nito. Ang isang iminungkahing lokasyon 
para rito ay ang Khirbet Safiyeh, na mga 9 na km 
(5.5 mi) sa T ng sinaunang Azeka. 

3. Isang lunsod sa teritoryo ng Benjamin. (Jos 18: 
26, 28) Bagaman iminumungkahi ng ilan ang Nebi 
Samwil (mga 8 km [5 mi] sa HK ng Jerusalem) bi- 
lang posibleng lokasyon nito, pinapaboran ng kara- 
mihan ang Tell en-Nasbeh (mga 12 km [7.5 mi] 
sa H ng Jerusalem) bilang sinaunang lokasyon nito. 
Isang interpretasyon hinggil sa ilang tuklas sa ar- 
keolohiya ang waring pumapabor sa Tell en-Nasbeh. 
Halimbawa, sa lugar na ito'y may natagpuang mga 
hawakan ng banga na nagtataglay ng itinuturing ng 
ilang iskolar na tatlong titik Hebreo para sa m-s-p, 
na posibleng isang pinaikling anyo ng Mizpa. 

Sa Mizpa nagtipon at nagpasiyang kumilos ang 
ahat ng mga lalaking mandirigma ng Israel laban 
sa mga nasangkot sa lansakang krimen sa sekso na 
isinagawa sa Gibeah ng Benjamin. Nang tumanggi 
ang mga Benjamita na isuko ang nagkasalang mga 
alaki ng lunsod na iyon, sumiklab ang ganap na 
digmaan. Nang bandang huli, halos malipol ang 
tribo ni Benjamin, anupat 600 matitipunong lalaki 
amang ang nakatakas sa kanila. (Huk 20:1-48) 
Bago nito, sa Mizpa, sumumpa ang mga Israelita 
na hindi nila ibibigay ang kanilang mga anak na 
babae sa mga Benjamita bilang asawa. (Huk 21:1) 
Kaya naman, pagkatapos ng pagbabaka, kinaila- 
ngang gumawa ng mga hakbang upang mapana- 
tili ang tribo ni Benjamin. Isa sa mga ito ay ang 
pagbibigay sa mga Benjamita ng 400 dalaga mula 
sa Jabes-gilead. Ang iba pang mamamayan ng 
Jabes-gilead ay nilipol, dahil walang isa man sa 


[nangangahulugang “Banta- 


MIZPA, MIZPE 


mga naninirahan doon ang pumaroon sa Mizpa at 
sumuporta sa pakikipagbaka sa Benjamin.---Huk 
21:5-12. 

Pagkalipas ng ilang panahon, tinipon ng prope- 
tang si Samuel ang buong Israel at ipinanalangin 
niya sila. Nang pagkakataong iyon, ang mga Israeli- 
ta ay nag-ayuno at nagtapat ng kanilang mga kasa- 
lanan. Nang mabalitaan ng mga Filisteo ang pagti- 
tipon nila sa Mizpa, sinamantala ng mga ito ang 
situwasyon upang sumalakay. Ngunit nilito ni Jeho- 
va ang kaaway, at natalo ng mga Israelita ang kala- 
ban. Lumilitaw na upang gunitain ang bigay-Diyos 
na tagumpay na ito, nagtindig si Samuel ng isang 
bato sa pagitan ng Mizpa at Jesana, at tinawag itong 
Ebenezer (na nangangahulugang “Bato ng Pagtu- 
long"). Pagkatapos nito ay patuloy na humatol si Sa- 
muel sa Israel at, habang ginagawa niya ito, taun- 
taon niyang nililibot ang Bethel, Gilgal, at Mizpa. 
(1Sa 7:5-16) Noong 1117 B.C.E., sa isa pang pagtiti- 
pon sa Mizpa, ipinakilala ni Samuel si Saul bilang ka- 
una-unahang hari ng Israel.-- 1Sa 10:17-25. 

Noong ikasampung siglo B.C.E., itinayo ng Judea- 
nong si Haring Asa ang Mizpa gamit ang mga ma- 
teryales na nanggaling sa Rama, isang lunsod na 
napilitang lisanin ng Israelitang si Haring Baasa. 
(1Ha 15:20-22, 2Cr 16:4-6) Pagkaraan ng mga tat- 
long siglo, noong 607 B.C.E., inatasan ng nagtagum- 
pay na hari ng Babilonya na si Nabucodonosor si 
Gedalias bilang gobernador sa mga Judiong nalabi 
sa lupain ng Juda. Si Gedalias ay nangasiwa mula sa 
Mizpa. Doon din nanirahan ang propetang si Jere- 
mias. Ang nakaligtas na mga pinuno ng hukbo at 
ang iba pang mga Judio na nangalat ay pumaroon 
din sa Mizpa. Bagaman binabalaan siya, si Goberna- 
dor Gedalias ay hindi nag-ingat at pinaslang sa Miz- 
pa. Ang mga Caldeo at ang mga Judiong kasama 
niya roon ay pinagpapatay rin. Pagkatapos nito, ang 
70 lalaki na dumalaw sa Mizpa ay pinatay rin. Bini- 
hag ng pangkat ng mga mamamatay-taong ito, na 
pinangunahan ni Ismael na anak ni Netanias, ang 
natira sa taong-bayan. Nang maabutan sila ni Joha- 
nan na anak ni Karea, si Ismael kasama ang walong 
lalaki ay tumakas, ngunit nailigtas ang mga bihag. 
Nang maglaon ay dinala ang mga ito sa Ehipto. 
--2Ha 25:23-26, Jer 40:5-41: 18. 

Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, ang mga 
lalaki ng Mizpa at ang mga prinsipeng sina Salun at 
Ezer ay tumulong sa pagkukumpuni ng pader ng Je- 
rusalem.---Ne 3:7, 15, 19. 

4. Isang lunsod sa S ng Jordan sa Gilead. (Huk 
10:17: 11:11, 29) Marahil ay ang Mizpa rin na bi- 
nanggit sa Oseas 5:1. Ang Mizpa ay bayan ni Jep- 
te. (Huk 11:34) Iminumungkahi ng ilan para rito 
ang isang lokasyon sa Khirbet Jalad, mga 23 km 
(14 na mi) sa HK ng Raba (Amman), o malapit 


MIZRAIM 


doon. Ngunit hindi tiyak kung saan ang eksaktong 
lokasyon nito. 

5. Isang lunsod ng Moab. Dito pinatira ni David 
ang kaniyang mga magulang habang tinutugis siya 
ni Haring Saul. (1Sa 22:3) Hindi matiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon ng Mizpe. Naniniwala ang 
ilang iskolar na maaaring ito rin ang Kir ng Moab. 
(Isa 15:1) Iminumungkahi naman ng iba ang Ruzm 
el-Mesrife (na nasa KTK ng Madaba [sinaunang Me- 
debal]) bilang lokasyon nito. 


MIZRAIM. Nakatalang ikalawa sa mga anak 
ni Ham. (Gen 10:6) Si Mizraim ang pinagmulan ng 
mga tribong Ehipsiyo (gayundin ng ilang tribong 
di-Ehipsiyo), at ang kaniyang pangalan ay naging 
singkahulugan ng Ehipto. (Gen 10:13, 14, 50:11) 
Kaya ang salitang “Ehipto” sa mga saling Ingles ay 
aktuwal na salin ng Hebreong Mitsra'yim (o Ma- 
tsohr” sa ilang kaso, 2Ha 19:24, Isa 19:6, 37:25; 
Mik 7:12). Ang Amarna Tablets, na isinulat noong 
unang kalahatian ng ikalawang milenyo B.C.E., ay 
tumutukoy sa Ehipto bilang Misri, katulad ng ma- 
kabagong pangalang Arabe para sa lupaing iyon 
(Misr). 

Pinaniniwalaan ng maraming iskolar na ang Miz- 
raim ay isang doblihang anyo na kumakatawan sa 
dalawang bahagi ng Ehipto (samakatuwid nga, Ma- 
taas at Mababang Ehipto), ngunit ito ay pala-pala- 
gay lamang. (Tingnan ang EHIPTO, EHIPSIYO.) Lumili- 
taw na ang mga pangalan ng mga inapo ni Mizraim 
ay nasa mga anyong pangmaramihan: Ludim, Ana- 
mim, Lehabim, Naptuhim, Patrusim, Casluhim, at 
Captorim. (Gen 10:13, 14: 1Cr 1:11, 12) Dahil dito, 
kadalasang iminumungkahi na kumakatawan ang 
mga ito sa mga pangalan ng mga tribo sa halip na 
sa indibiduwal na mga anak. Bagaman posible ito, 
dapat pansinin na mayroon ding ibang mga panga- 
lan na lumilitaw sa anyong doblihan o pangmara- 
mihan, gaya ng Efraim, Apaim, at Diblaim (Gen 
41:52: 1Cr 2:30, 31; Os 1:3), na ang bawat isa ay ma- 
liwanag na tumutukoy sa isang indibiduwal lamang. 


MOAB, MGA MOABITA. 


1. Ang anak ni Lot sa kaniyang nakatatandang 
anak na babae. Tulad ng kaniyang kapatid sa amang 
si Ammon, ipinaglihi si Moab pagkaalis ni Lot at ng 
mga anak na babae nito sa Zoar at noong manaha- 
nan sila sa isang yungib sa kalapit na bulubundu- 
king pook. Si Moab ang ninuno ng mga Moabita. 
--Gen 19:30-38. 

2. Ang teritoryo na tinahanan ng mga Moabita 
noong sinaunang panahon ay tinawag na “Moab,” 
“parang ng Moab,” “bukid ng Moab,” at “lupain ng 
Moab.” (Gen 36:35: Bil 21:20, Ru 1:2; 1Cr 1:46; 8:8; 
Aw 60:8) Mas maaga rito, ang mga Emim ay nani- 
rahan sa lupaing ito ngunit lumilitaw na itinaboy 


410 


sila ng mga Moabita. (Deu 2:9-11, ihambing ang 
tal 18-22.) Sa pagtatapos ng pagpapagala-gala ng Is- 
rael sa ilang, ang teritoryo ng Moab ay waring 
sumaklaw mula sa agusang libis ng Zered sa T 
hanggang sa agusang libis ng Arnon sa H (isang 
distansiya na mga 50 km [30 mij), anupat ang Da- 
gat na Patay ang hangganan sa K at ang Disyerto ng 
Arabia naman ay isang di-malinaw na hangganan 
sa S. (Bil 21:11-13, Deu 2:8, 9, 13, 18, 19) Ang rehi- 
yong ito, na matarik ang pagtaas mula sa Dagat na 
Patay, ay pangunahin nang isang talampas na may 
mga bangin sa pagi-pagitan at may taas na mga 
900 m (3,000 piye) mula sa kapantayan ng Da- 
gat Mediteraneo. Noong sinaunang panahon, ito ay 
naglaan ng pastulan para sa malalaking kawan (2Ha 
3:4) at may mga ubasan at mga taniman. (Iham- 
bing ang Isa 16:6-10, Jer 48:32, 33.) Napagtamnan 
din ito ng mga butil.---Ihambing ang Deu 23:3, 4. 

Sa isang mas naunang yugto, ang lupain ng Moab 
ay sumaklaw sa H ng Arnon kasama ang “mga di- 
syertong kapatagan ng Moab sa kabila ng Jordan 
mula sa Jerico.” (Bil 22:1) Ngunit ilang panahon 
bago dumating ang mga Israelita, kinuha ng Amo- 
ritang si Haring Sihon ang rehiyong ito, at ang Ar- 
non ang naging hangganan ng Moab sa H. (Bil 
21:26-30, Huk 11:15-18) Natalo rin ni Sihon ang mga 
Ammonita at itinulak sila patungo sa hilaga at sila- 
ngan. Ang teritoryong nakuha ng mga Amorita 
mula sa dalawang bayan ay nasa pagitan ng Moab 
at Ammon, sa gayon ay naging kahangga ng Moab 
ang teritoryong Amorita sa hilaga at ang teritor- 
yong Edomita sa timog. (Huk 11:13, 21, 22, iham- 
bing ang Deu 2:8, 9, 13, 14, 18.) Sa pinakamala- 
wak na sakop nito, ang teritoryo ng Moab ay mga 
100 km (60 mi) mula H hanggang T at 40 km 
(25 mi) mula S hanggang K. 

Malamang na dahil ang isang bahagi ng teritor- 
yong Amorita ay pag-aari ng Moab noong una, pa- 
tuloy itong tinawag na “lupain ng Moab.” (Deu 1:5) 
Sa dating teritoryong ito ng mga Moabita nagkam- 
po ang mga Israelita bago sila tumawid sa Jordan. 
(Bil 31:12, 33:48-51) Doon kinuha ang ikalawang 
sensus ng matitipunong lalaki ng Israel mula 20 ta- 
Ong gulang pataas. (Bil 26:2-4, 63) Doon din nila ti- 
nanggap ang mga utos at mga hudisyal na pasiya 
ng Diyos tungkol sa mga lunsod ng mga Levita, mga 
kanlungang lunsod, at mana. (Bil 35:1--36: 13) Doon 
binigkas ni Moises ang kaniyang mga huling diskur- 
so at doon siya nakipagtipan sa Israel ng isang tipan 
na humihimok sa kanila na maging tapat kay Jeho- 
va. (Deu 1:1-5: 29:1) Nang dakong huli, umakyat si 
Moises sa Bundok Nebo upang tanawin ang Lupang 
Pangako at pagkatapos ay namatay siya roon. Sa 
loob ng 30 araw sa mga disyertong kapatagan ng 
Moab, ipinagdalamhati ng Israel ang kamatayan ni 
Moises.---Deu 32:49, 50; 34:1-6, 8. 


411 


Ang Kaugnayan ng Moab sa Israel. Bilang 
mga inapo ng pamangkin ni Abraham na si Lot, ang 
mga Moabita ay kamag-anak ng mga Israelita. Mag- 
kahawig na magkahawig ang kanilang mga wika, 
gaya ng makikita sa inskripsiyon sa Batong Moabi- 
ta. Gayundin, tulad ng mga Israelita, waring kauga- 
lian din ng mga Moabita ang pagtutuli. (Jer 9:25, 
26) Gayunpaman, maliban sa ilan, gaya ni Ruth at 
ng makapangyarihang lalaki ni Haring David na 
si Itma (Ru 1:4, 16, 17: 1Cr 11:26, 46), ang mga Mo- 
abita ay nagpakita ng matinding poot sa Israel. 

Bago pumasok ang Israel sa Lupang Pangako. 
Ipinahiwatig ng awit ni Moises tungkol sa pagpuk- 
sa ni Jehova sa hukbong militar ng Ehipto sa Dagat 
na Pula na ang balita tungkol dito ay magpapangi- 
nig sa “mga makapangyarihang pinuno ng Moab.” 
(Exo 15:14, 15) Talaga ngang natakot ang mga Mo- 
abita at ipinahihiwatig ito ng pagtanggi ng kani- 
lang hari na makaraan nang payapa ang Israel sa 
kaniyang nasasakupan pagkaraan ng mga 40 taon. 
(Huk 11:17) Gayunman, tuwirang iniutos ng Diyos 
sa mga Israelita na huwag salakayin ang mga Mo- 
abita, kaya lumigid sila sa teritoryo ng Moab pag- 
dating nila sa timugang hangganan nito sa agu- 
sang libis ng Zered. (Bil 21:11-13, Deu 2:8, 9, Huk 
11:18) Bagaman pinagbilhan ng mga Moabita ng 
pagkain at tubig ang mga Israelita (Deu 2:26-29), 
'hindi nila sinaklolohan ng tinapay at tubig ang 
Israel. (Deu 23:3, 4) Maliwanag na nangangahulu- 
gan ito na hindi sila magiliw na tinanggap ng 
mga Moabita ni naglaan man ang mga ito ng 
mga panustos nang hindi naghahangad ng pakina- 
bang. 

Nang maglaon, pagkatawid ng Israel sa agusang 
libis ng Arnon, nakasagupa nila ang mga Amorita 
sa ilalim ni Haring Sihon, na bago nito ay umagaw 
sa teritoryong Moabita sa H ng Arnon. Pagkatapos 
ng kanilang bigay-Diyos na mga tagumpay laban 
sa tagapamahalang ito at kay Haring Og ng Basan, 
nagkampo ang mga Israelita sa mga disyertong ka- 
patagan ng Moab. (Bil 21:13, 21-22:1, Deu 2:24- 
3:8) Dahil napakalaki ng kampo ng mga Israelita, 
natakot ang mga Moabita at ang kanilang hari na si 
Balak, anupat nakadama sila ng nakapanlulumong 
takot. Bagaman hindi niya inangkin ang dating te- 
ritoryong Moabita na kinuha ng mga Israelita mula 
sa mga Amorita, natakot si Balak na baka makuha 
ang nasasakupan niya. Dahil dito, sumangguni 
siya sa matatandang lalaki ng Midian at pagkata- 
pos ay nagsugo siya ng mga mensahero, na mata- 
tandang lalaki mula sa Moab at Midian, upang upa- 
han ang propetang si Balaam na pumaroon at 
sumpain ang Israel. (Bil 22:2-8, ihambing ang Huk 
11:25.) Sa ganitong paraan “nakipaglaban” si Balak 
sa mga Israelita. (Jos 24:9) Gayunman, pinangyari 


MOAB, MGA MOABITA 


ni Jehova na pagpalain ni Balaam ang Israel at ihu- 
la pa nga na mangingibabaw ang Israel sa Moab. 
(Bil kab 23, 24: Jos 24:10: Ne 13:1, 2, Mik 6:5) Pag- 
katapos, dahil sa mungkahi ni Balaam, ginamit nila 
ang mga babaing Moabita at Midianita upang aki- 
tin ang mga lalaking Israelita sa imoralidad at ido- 
latriya may kaugnayan sa Baal ng Peor. Mara- 
ming Israelita ang nagpadala sa tuksong ito, na 
naging dahilan ng pagkagalit ni Jehova at ng pag- 
kamatay ng 24,000 lalaki. (Bil 25:1-3, 6, 9; 31:9, 15, 
16) Dahil hindi nila sinaklolohan ang mga Israelita 
ng tinapay at tubig at dahil inupahan nila si Bala- 
am upang sumpain ang Israel, ang mga Moabita ay 
pinagbawalang pumasok sa kongregasyon ni Jeho- 
va “maging hanggang sa ikasampung salinlahi.” 
--Deu 23:3, 4; tingnan ang AMMONITA, MGA (Pakiki- 
pag-asawa sa mga Israelita). 

Noong panahon ng mga Hukom. Noong ka- 
panahunan ng mga Hukom, waring napalawak ng 
mga Moabita ang kanilang teritoryo sa H ng Arnon 
at, noong naghahari ang kanilang hari na si Eg- 
lon, waring nasakop nila ang teritoryong Israelita 
sa K ng Jordan hanggang sa “lunsod ng mga puno 
ng palma,” ang Jerico. (Huk 3:12, 13, ihambing ang 
Deu 34:3.) Ang panunupil ng Moab sa Israel ay nag- 
patuloy nang 18 taon hanggang noong mapatay ni 
Ehud, isang kaliweteng Benjamita, si Haring Eglon 
habang nakikipag-usap ito sa kaniya nang sarilinan. 
Pagkatapos ay pinangunahan ni Ehud ang mga Is- 
raelita laban sa Moab, anupat pinabagsak nila ang 
mga 10,000 Moabita at sinupil ang mga ito.---Huk 
3:14-50. 

Noong mga panahong iyon, nang maapektuhan 
ng taggutom ang Juda, si Elimelec, kasama ang ka- 
niyang asawang si Noemi at ang kanilang dalawang 
anak na sina Mahalon at Kilion, ay nangibang- 
bayan sa mas mabungang lupain ng Moab. Doon ay 
nakapag-asawa ang kanilang mga anak ng mga ba- 
baing Moabita, sina Ruth at Orpa. Pagkamatay ng 
tatlong lalaki sa Moab at nang bumuti ang mga ka- 
lagayan sa Israel, bumalik si Noemi sa Betlehem, ka- 
sama si Ruth. Doon ay napangasawa ni Boaz na 
isang kamag-anak ni Elimelec si Ruth, na tumalikod 
sa politeismo ng mga Moabita at naging mananam- 
ba ni Jehova. Sa gayon, si Ruth na isang Moabita ay 
naging ninuno ni David at, samakatuwid, pati ni 
Jesu-Kristo.--Ru 1:1-6, 15-17, 22, 4:13, 17. 

Noon ding panahon ng mga Hukom, ang Israel ay 
nagsimulang sumamba sa mga bathala ng mga Mo- 
abita, walang alinlangang kasama rito ang diyos na 
si Kemos. (Huk 10:6, Bil 21:29; Jer 48:46) Dahil sa 
pagsunod sa gayong huwad na pagsamba ng karatig 
na mga bayan, naiwala ng mga Israelita ang pabor 
ni Jehova at nagdusa sila sa mga kamay ng kani- 
lang mga kaaway. (Huk 10:7-10) Maging hanggang 


MOAB, MGA MOABITA 


noong panahon ni Samuel, ang di-tapat na Israel ay 
nililigalig ng mga Moabita.---1Sa 12:9-11. 

Noong panahon ng mga paghahari nina Saul, 
David, at Solomon. Patuloy na nagkaroon ng 
mga suliranin sa mga Moabita maraming taon pag- 
katapos nito. Ang unang hari ng Israel, si Saul, 
ay matagumpay na nakipagdigma laban sa kanila. 
(1Sa 14:47) Kaya yamang itinuring ng mga Moabi- 
ta si Saul bilang kaaway, mauunawaan natin kung 
bakit pumayag ang hari ng Moab na manirahan sa 
Mizpe sa Moab ang mga magulang ni David, isang 
lalaking tinutugis ni Saul.---1Sa 22:3, 4. 

Nang maglaon, nang si David na ang naghahari, 
nagkaroon din ng pagdidigmaan sa pagitan ng Isra- 
el at Moab. Lubusang nasupil ang mga Moabita at 
pinagbayad sila ng tributo kay David. Lumilitaw na 
sa pagwawakas ng labanan, dalawang katlo ng mga 
lalaking mandirigma ng Moab ang pinatay. Wa- 
ring pinahiga sila ni David sa lupa sa isang hanay 
at pagkatapos ay sinukat niya ang hanay na iyon 
upang italaga ang dalawang katlo na papatayin at 
ang isang katlo na pananatilihing buhay. (2Sa 8: 
2, 11, 12, 1Cr 18:2, 11) Posibleng sa labanan ding 
iyon “pinabagsak ni Benaias na anak ni Jehoiada ang 
dalawang anak ni Ariel ng Moab.” (2Sa 23:20, 1Cr 
11:22) Ang ganap na tagumpay ni David laban sa 
mga Moabita ay katuparan ng makahulang mga sa- 
lita na binigkas ni Balaam mahigit na 400 taon bago 
nito: “Isang bituin ang tiyak na lalabas mula sa Ja- 
cob, at isang setro ang titindig nga mula sa Israel. 
At tiyak na babasagin niya ang mga pilipisan ng ulo 
ni Moab at ang bao ng ulo ng lahat ng mga anak ng 
kaguluhan ng digmaan.” (Bil 24:17) Lumilitaw na 
may kaugnayan din sa tagumpay na ito, binanggit 
ng salmista na itinuring ng Diyos ang Moab bilang 
kaniyang “hugasan. ”---Aw 60:8, 108:9. 

Gayunman, ipinagwalang-bahala ng anak ni Da- 
vid na si Solomon ang kautusan ng Diyos at nag- 
asawa ng mga babaing Moabita na hindi mana- 
namba ni Jehova. Upang palugdan sila, nagtayo si 
Solomon ng isang mataas na dako para sa kanilang 
diyos na si Kemos. Pagkaraan pa ng mga tatlong 
siglo, noong panahon ng paghahari ni Josias, at 
saka lamang ginawang di-karapat-dapat sa pagsam- 
ba ang mataas na dakong ito.--1Ha 11:1, 7; 2Ha 
23:13. 

Hanggang sa pagkatapon ng mga Judio. 
Ilang panahon pagkatapos na humiwalay ang Israel 
mula sa Juda, waring nabawi ng mga Moabita ang 
teritoryo sa H ng Arnon. Sa itim na basaltong stela 
na tinatawag na Batong Moabita, binabanggit ni Ha- 
ring Mesa ng Moab na ang rehiyon ng Medeba ay 
kinuha ni Haring Omri ng Israel. Yamang ang ta- 
lampas ng Medeba ay nasa teritoryo ng Ruben (Jos 
13:15, 16), lumilitaw na nakuha ng mga Moabita 


412 


mula sa Israel ang lugar na ito anupat nang magla- 
on ay kinailangang muli itong bihagin ni Omri. 

Maliwanag na ang Moab ay nanatiling nasa ilalim 
ng kontrol ng Israel noong panahon ng mga pagha- 
hari nina Omri at Ahab. Ngunit pagkamatay ni 
Ahab, si Haring Mesa ng Moab, na “nagbayad sa 
hari ng Israel ng isang daang libong kordero at 
isang daang libong lalaking tupa na hindi pa nagu- 
gupitan,” ay naghimagsik. (2Ha 1:1; 3:4, 5) Ipinagu- 
gunita ng Batong Moabita ang paghihimagsik na ito. 
(LARAWAN, Tomo 1, p. 946) Kung wasto ang pagka- 
katukoy sa mga ito bilang ang mismong mga lugar 
na binanggit sa Bibliya, ang 10 sa mga lunsod na 
inaangkin ni Haring Mesa bilang kaniyang nasakop 
o nabihag o (muling) itinayo ay talagang nasa teri- 
toryong Israelita sa H ng Arnon. Ang mga lunsod 
na ito ay Dibon, Atarot, Aroer, Kiriataim, Nebo, 
Baal-meon (Bil 32:34, 37, 38), Medeba, Bamot-baal, 
Jahaz (Jos 13:9, 17-19), at Bezer (Jos 20:8). 

Di-tulad ng propagandang inskripsiyon ni Mesa, 
iniuulat ng Kasulatan na dumanas ng kahiya- 
hiyang pagkatalo ang mga Moabita. Matapos mata- 
mo ang tulong ni Haring Jehosapat ng Juda at ng 
hari ng Edom upang masugpo ang paghihimagsik 
ng mga Moabita, si Jehoram (na naging hari ng Is- 
rael mga dalawang taon pagkamatay ni Ahab) ay 
humayo laban sa Moab mula sa T, anupat dumaan 
sa Ilang ng Edom. Ngunit ang magkakaalyadong 
mga hukbo at ang kanilang mga hayop ay muntik 
nang mamatay dahil sa kawalan ng tubig. Sa gayon 
ay humingi sila ng tulong sa propetang si Eliseo, at 
bilang katuparan ng kaniyang hula na tutulong si 
Jehova alang-alang kay Jehosapat, ang agusang li- 
bis ay napuno ng tubig. Kinaumagahan, ang sinag 
ng araw sa ibabaw ng tubig ay nagtinging dugo 
sa mga Moabita. Sa pag-aakalang ang magkaka- 
alyadong mga hukbo ay nagpatayan sa isa't isa, 
ang mga Moabita ay walang-ingat na pumaroon sa 
kampo ng mga Israelita, ngunit bumangon ang mga 
ito at tinugis sila. Habang nagpapatuloy ang pagba- 
baka, ang mga Moabitang lunsod ay winasak, ang 
mabubuting lupain ay pinuno ng bato, ang mga pu- 
nungkahoy ay pinutol, at ang mga bukal ay sinar- 
han. Nang masukol si Haring Mesa sa lunsod ng 
Kir-hareset noong natatalo na siya sa pagbabaka, ti- 
nangka niya, kasama ang 700 lalaki, na makalusot 
hanggang sa hari ng Edom ngunit hindi sila nagta- 
gumpay. Nang dakong huli, kinuha niya ang kani- 
yang panganay na anak at inihandog ito sa ibabaw 
ng pader bilang haing sinusunog. Dahil dito o sa iba 
pang kadahilanan, “nagkaroon ng malaking galit 
laban sa Israel” at itinigil ang pagkubkob.---2Ha 
3:6-27. 

Yamang ang kahiya-hiyang pagkatalong ito ay 
hindi naganap sa lupaing banyaga kundi nagdulot 


413 


ng kagibaan sa lupain ng Moab, makatuwirang isi- 
pin na mahaba-habang panahon ang kakailanga- 
nin bago makabangon ang Moab. Kaya malamang 
na mas maaga rito noong panahon ng paghahari ni 
Jehosapat nang sumama ang Moab sa mga hukbo 
ng Ammon at ng bulubunduking pook ng Seir 
upang salakayin ang Juda. Dahil namagitan si Je- 
hova, ang tatlong hukbo ay bumaling sa isa't isa at 
naglipulan. (2Cr 20:1, 22-24) Naniniwala ang ilang 
iskolar na ang pangyayaring ito ang tinutukoy 
sa Awit 83:4-9.--Ihambing ang 2Cr 20:14 sa Aw 
83:Sup. 

Nang sumunod na mga taon, nagpatuloy ang ali- 
tan sa pagitan ng Moab at Israel. Pagkamatay ng 
propetang si Eliseo, laging sinasalakay ang Israel 
ng mga pangkat ng mandarambong na mga Moa- 
bita. (2Ha 13:20) Pagkaraan ng mga dalawang sig- 
lo, noong panahon ni Jehoiakim, ang katulad na 
mga pangkat ng mga Moabita ay naging sanhi ng 
pagkagiba ng Juda noong huling mga taon nito. 
(2Ha 24:2) Nang mawasak ang Jerusalem noong 
607 B.C.E., nanganlong ang mga Judio sa Moab, 
anupat bumalik lamang sa Juda nang atasan si Ge- 
dalias bilang gobernador.---Jer 40:11, 12. 

Pagkatapos ng pagkatapon. Pagkabalik ng 
mga Israelitang nalabi mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya noong 537 B.C.E., ang ilan ay nag-asawa 
ng mga babaing Moabita. Ngunit dahil sa payo ni 
Ezra, pinaalis nila ang mga asawang ito at ang 
kanilang mga anak. (Ezr 9:1, 2; 10:10, 11, 44) 
Pagkaraan ng maraming taon, gayunding situwa- 
syon ang nadatnan ni Nehemias, maraming Israe- 
lita ang kumuha ng mga asawang Moabita.---Ne 
13:1-3, 23. 

Ang Moab sa Hula. Kasuwato ng mahabang 
kasaysayan nito ng pagsalansang sa Israel, ang 
Moab ay binabanggit na kabilang sa mortal na mga 
kaaway ng bayan ni Jehova. (Ihambing ang Isa 
11:14.) Yamang hinatulan ito dahil sa pagdusta 
sa Israel at dahil sa pagmamapuri at kapalaluan, ang 
Moab ay matitiwangwang na tulad ng Sodoma. (Zef 
2:8-11, tingnan din ang Jer 48:29.) Noon pa mang 
pagtatapos ng ikasiyam na siglo B.C.E., isinulat ni 
Amos na ang Moab ay daranas ng kapahamakan da- 
hil ‘sinunog nito ang mga buto ng hari ng Edom 
upang maging apog.” (Am 2:1-3) Bagaman inuuna- 
wa ng ilan na ang 2 Hari 3:26, 27 ay tumutukoy sa 
paghahandog ni Haring Mesa, hindi sa sarili niyang 
anak, kundi sa panganay ng hari ng Edom, mala- 
yong ganito ang nangyari. Gayunman, iniuugnay 
ng isang tradisyong Judio ang pangyayaring bi- 
nanggit ni Amos sa pakikipagdigma laban kay Mesa 
at sinasabi nito na ilang panahon pagkatapos ng la- 
banang ito ay hinukay ng mga Moabita ang mga 
buto ng hari ng Edom at pagkatapos ay sinunog ang 


MOAB, MGA MOABITA 


mga iyon upang maging apog. Ngunit ang ulat ng 
Bibliya ay walang ibinibigay na saligan upang ma- 
tiyak kung kailan ito naganap. 

Lumilitaw na noong panahong mamatay si Ha- 
ring Ahaz at habang namumuno ang Asirya noong 
ikawalong siglo B.C.E., binanggit ni Isaias (kab 15, 
16) na ang sunud-sunod na mga Moabitang lunsod 
ay nakahanay ukol sa kapahamakan. Nagtapos siya 
sa mga salitang ito: “At ngayon ay nagsalita si Je- 
hova, na sinasabi: ‘Sa loob ng tatlong taon, ayon sa 
mga taon ng upahang trabahador, ang kaluwalha- 
tian ng Moab ay madudusta rin na may bawat 
uri ng malaking kaguluhan, at ang mga malala- 
bi ay kaunting-kaunti, hindi makapangyarihan.’ ” 
- Isa 16:14. 

Mula sa mga ulat ng kasaysayan, hindi masasa- 

bi kung kailan eksaktong natupad ang mga hula 
nina Isaias at Amos. Gayunman, may katibayan na 
ang Moab ay talagang napasailalim ng pamatok ng 
Asirya. Binabanggit ng Asiryanong si Haring Tig- 
lat-pileser III na si Salamanu ng Moab ay kabilang 
sa mga nagbabayad ng tributo sa kaniya. Inaangkin 
ni Senakerib na tumanggap siya ng tributo mula 
kay Kammusunadbi na hari ng Moab. At tinutukoy 
ng mga Asiryanong monarka na sina Esar-hadon at 
Ashurbanipal ang Moabitang mga hari na sina Mu- 
suri at Kamashaltu bilang mga sakop nila. (Ancient 
Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 282, 287, 291, 294, 298) Mayroon ding arkeolohi- 
kal na katibayan na noong mga ikawalong sig- 
lo B.C.E., pinaalis sa maraming lugar sa Moab ang 
mga naninirahan doon. 
Tinukoy ng hula ni Jeremias noong ikapitong sig- 
lo B.C.E. ang panahon na pagsusulitin ni Jehova ang 
Moab (Jer 9:25, 26), anupat gagawin ito sa pamama- 
gitan ng mga Babilonyo sa ilalim ni Haring Nabu- 
codonosor. (Jer 25:8, 9, 17-21: 27:1-7) Maraming 
Moabitang lunsod ang ititiwangwang. (Jer 48) Lu- 
militaw na nang maranasan ng Juda ang paglalapat 
ng kahatulan ni Jehova sa pamamagitan ng mga 
Babilonyo, sinabi ng mga Moabita: “Narito! Ang 
sambahayan ni Juda ay tulad ng lahat ng iba pang 
bansa.” Kaya dahil hindi nila kinilala na ang kahatu- 
lan ay talagang mula sa Diyos at na ang mga tuma- 
tahan sa Juda ay kaniyang bayan, makararanas ang 
mga Moabita ng kasakunaan at sa gayon ay kani- 
lang “makikilala si Jehova.'--Eze 25:8-11, ihambing 
ang Eze 24:1, 2. 

Isinulat ng Judiong istoryador na si Josephus na, 
noong ikalimang taon matapos itiwangwang ang 
Jerusalem, si Nabucodonosor ay muling nakipag- 
digma laban sa Coele-Sirya, Ammon, at Moab at 
pagkatapos ay sinalakay ang Ehipto. (Jewish Antiq- 
uities, X, 181, 182 [ix, 7]) May kinalaman sa pag- 
papatunay ng arkeolohiya na itiniwangwang ang 


MOADIAS 


Moab, ang The Interpreter's Dictionary of the Bible 
ay nagsabi: “Ipinakikita ng arkeolohikal na paggaga- 
lugad na sa kalakhang bahagi ay pinaalis sa Moab 
ang mga tumatahan doon humigit-kumulang mula 
noong pasimula ng ikaanim na siglo, at sa ma- 
raming dako humigit-kumulang mula noong ika- 
walong siglo. Mula noong ikaanim na siglo, ang 
mga taong pagala-gala ay lumibot sa lupain hang- 
gang sa muling maging posible, dahil sa mga salik 
na pampulitika at pang-ekonomiya, ang mamuhay 
nang nakapirme noong huling mga siglo B.C.”---Ine- 
dit ni G. A. Buttrick, 1962, Tomo 3, p. 418, ihambing 
ang Eze 25:8-11. 

Nang maglaon, bilang katuparan ng Jeremias 48: 
47, malamang na pinahintulutan ni Ciro, ang man- 
lulupig ng Babilonya, na makabalik ang mga Moabi- 
tang tapon sa kanilang sariling lupain. 

Hindi maitatanggi na natupad nang eksakto ang 
mga hula may kinalaman sa Moab. Maraming siglo 
na ang nakararaan, naglaho ang mga Moabita bi- 
lang isang bayan. (Jer 48:42) Sa ngayon, ang itinu- 
turing noon na mga Moabitang lunsod gaya ng 
Nebo, Hesbon, Aroer, Bet-gamul, at Baal-meon ay 
mga guho na lamang. Hindi na alam sa ngayon 
kung nasaan ang maraming iba pang lugar. 

Ang tanging paliwanag kung bakit naglaho ang 
mga Moabita bilang isang bayan ay inilalaan ng Bi- 
bliya. Ganito ang sinabi sa 1959 na edisyon ng En- 
cyclopeedia Britannica (Tomo 15, p. 629): “Ang Israel 
ay nanatiling isang dakilang kapangyarihan saman- 
talang ang Moab ay naglaho. Totoo na ang Moab ay 
patuluyang ginipit ng mga pulutong sa disyerto, ang 
lantad na kalagayan ng lupain ay ipinakikita ng su- 
nud-sunod na wasak na mga kuta at mga kastilyo 
anupat napilitan maging ang mga Romano na itayo 
ang mga ito. Ngunit ang paliwanag ay matatagpu- 
an sa loob ng Israel mismo, at partikular na sa ga- 
wain ng mga propeta.” 

Dahil naglaho na ang mga Moabita bilang isang 
bayan, makatuwirang isipin na ang pagbanggit sa 
Moab sa Daniel 11:41 kasama ng mga bansa sa “pa- 
nahon ng kawakasan” (Dan 11:40) ay makasagisag 
lamang. Maliwanag na ang mga Moabita ay tumu- 
tukoy sa ilan na hindi nakontrol ng “hari ng hilaga.” 

Para sa impormasyon hinggil sa Batong Moabita, 
tingnan ang MESA Blg. 2. 


MOADIAS [posible, Takdang Panahon (Pang- 
kapanahunang Kapistahan, Kapisanan) ni Jah]. 
Isang makasaserdoteng sambahayan sa panig ng 
ama na si Piltai ang ulo noong mga araw ni Joiakim. 
(Ne 12:12, 17) Iminumungkahi na ang “Moadias” ay 
ibang anyo ng pangalang “Maadias" at na si Moadi- 
as rin ang saserdoteng si Maadias na sumama kay 
Zerubabel sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya.---Ne 12:1, 5. 


414 


MOISES [Hinango [samakatuwid nga, iniligtas 
mula sa tubig]]. “Lalaki ng tunay na Diyos,” lider ng 
bansang Israel, tagapamagitan ng tipang Kautu- 
san, propeta, hukom, kumandante, istoryador, at 
manunulat. (Ezr 3:2) Si Moises ay ipinanganak no- 
ong 1593 B.C.E., sa Ehipto, anak ni Amram, apo ni 
Kohat, at apo sa tuhod ni Levi. Ang kaniyang inang 
si Jokebed ay kapatid ni Kohat. (Ngunit tingnan ang 
JOKEBED.) Si Moises ay mas bata nang tatlong taon 
sa kaniyang kapatid na si Aaron. Si Miriam na ka- 
nilang kapatid na babae ay mas matanda nang 
ilang taon.--Exo 6:16, 18, 20, 2:7. 

Maagang Bahagi ng Buhay sa Ehipto. Si 
Moises, isang batang “may maladiyos na kaganda- 
han,” ay nakaligtas sa batas ni Paraon na nag-uutos 
na patayin ang bawat bagong-silang na lalaking 
Hebreo. Itinago siya ng kaniyang ina nang tatlong 
buwan, pagkatapos ay inilagay siya sa isang ar- 
kang papiro sa gitna ng mga tambo sa pampang ng 
Ilog Nilo, kung saan siya nasumpungan ng anak na 
babae ni Paraon. Dahil sa matalinong pagkilos ng 
kaniyang ina at kapatid na babae, si Moises ay ina- 
lagaan at sinanay ng kaniyang ina na nagtrabaho 
para sa anak na babae ni Paraon, na nang maglaon 
ay umampon kay Moises bilang kaniyang anak. Bi- 
lang miyembro ng sambahayan ni Paraon, siya ay 
“tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsi- 
yo, anupat naging “makapangyarihan sa kaniyang 
mga salita at mga gawa,” walang alinlangang ma- 
kapangyarihan kapuwa sa mental at pisikal na mga 
kakayahan.---Exo 2:1-10: Gaw 7:20-22. 

Sa kabila ng kaniyang magandang posisyon at 
mga oportunidad sa Ehipto, ang puso ni Moises 
ay nasa inaaliping bayan ng Diyos. Sa katunayan, 
umasa siyang gagamitin siya ng Diyos upang mag- 
ligtas sa kanila. Noong ika-40 taon ng kaniyang bu- 
hay, habang pinagmamasdan ang mga pasanin ng 
kaniyang mga kapatid na Hebreo, nakita niyang si- 
nasaktan ng isang Ehipsiyo ang isang Hebreo. Sa 
pagtatanggol sa kaniyang kapuwa Israelita, pinatay 
niya ang Ehipsiyo at ibinaon ito sa buhanginan. 
Noon ginawa ni Moises ang pinakamahalagang pa- 
siya sa kaniyang buhay: “Sa pananampalataya si 
Moises, nang malaki na, ay tumanggi na tawaging 
anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pang 
mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos kaysa 
sa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa ka- 
salanan.” Sa gayon ay iniwan ni Moises ang kara- 
ngalan at materyalismo na maaari sana niyang ta- 
masahin bilang isang miyembro ng sambahayan 
ng makapangyarihang si Paraon.---Heb 11:24, 2b. 

Ang totoo, nadama ni Moises na dumating na 
ang panahon upang mailigtas niya ang mga Heb- 
reo. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang kani- 
yang mga pagsisikap, at napilitan si Moises na 


415 


tumakas mula sa Ehipto nang mabalitaan ni Para- 
on ang pagpatay sa Ehipsiyo.--Exo 2:11-15, Gaw 
7:23-29. 

Apatnapung Taon sa Midian. Isang maha- 
bang paglalakbay sa ilang ang isinagawa ni Moises 
patungo sa Midian, kung saan siya nanganlong. 
Doon, sa tabi ng isang balon, muling nanaig ang la- 
kas ng loob at kapusukan ni Moises upang tulungan 
yaong mga dumaranas ng kawalang-katarungan. 
Nang itaboy ng mga pastol ang pitong anak na ba- 
bae ni Jetro at ang kawan ng mga ito, iniligtas ni 
Moises ang mga babae at pinainom ang kanilang 
mga kawan. Dahil dito ay inanyayahan siya sa ba- 
hay ni Jetro, kung saan nagtrabaho siya para kay 
Jetro bilang pastol ng kawan nito at nang maglaon 
ay napangasawa niya ang isa sa mga anak na ba- 
bae ni Jetro, si Zipora, na nagsilang sa kaniya ng 
dalawang lalaki, sina Gersom at Eliezer.---Exo 2:16- 
22; 18:2-4. 

Sinanay para sa paglilingkod sa hinaharap. 
Bagaman layunin ng Diyos na iligtas ang mga Heb- 
reo sa pamamagitan ni Moises, hindi pa dumara- 
ting noon ang takdang panahon ng Diyos, at hindi 
pa rin kuwalipikado si Moises upang mangasiwa sa 
bayan ng Diyos. Kailangan pa niyang sumailalim 
sa 40-taóng pagsasanay. Ang mga katangian ng 
pagkamatiisin, kaamuan, kapakumbabaan, maha- 
bang pagtitiis, kahinahunan ng kalooban, pagpipi- 
gil sa sarili, at pagkatutong maghintay kay Jehova 
ay kailangan niyang linangin nang higit pa upang 
maging karapat-dapat siyang manguna sa bayan 
ng Diyos. Kailangan siyang maturuan at maihanda 
upang mabata ang mga panghihina ng loob, mga 
kabiguan, at mga kahirapan na mapapaharap sa 
kaniya, at upang maasikaso niya nang may maibi- 
ging-kabaitan, kahinahunan, at katatagan ang ma- 
raming problema na maaaring idulot ng isang da- 
kilang bansa. Marami siyang kaalaman, at ang 
pagsasanay sa kaniya bilang isang miyembro ng 
sambahayan ni Paraon ay walang alinlangang nag- 
bigay sa kaniya ng dangal, pagtitiwala, at tibay 
ng loob at nagpasulong ng kaniyang kakayahang 
mag-organisa at mamuno. Ngunit ang mababang 
hanapbuhay ng pagpapastol sa Midian ay nagsil- 
bing pagsasanay upang malinang niya ang maii- 
nam na katangian na mas kailangan niya para sa 
atas na ibibigay sa kaniya. Sa katulad na paraan, si 
David ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay, 
kahit noong matapos na siyang pahiran ni Samuel, 
at si Jesu-Kristo ay sinubok, sinuri, at dinalisay, 
upang mapasakdal bilang Hari at Mataas na Saser- 
dote magpakailanman. “Natuto siya [si Kristo] ng 
pagkamasunurin mula sa mga bagay na kaniyang 
pinagdusahan, at pagkatapos na siya ay mapasak- 


MOISES 


dal, siya ay nagkaroon ng pananagutan sa walang- 
hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa 
kaniya. ”---Heb 5:8, 9. 

Inatasan Bilang Tagapagligtas. Sa pagtata- 
pos ng kaniyang 40-tadng paninirahan sa Midian, 
pinapastulan ni Moises ang kawan ni Jetro malapit 
sa Bundok Horeb nang makita niya ang isang tini- 
kang-palumpong na nagliliyab sa apoy ngunit hin- 
di natutupok. Habang papalapit siya upang siyasa- 
tin ang kababalaghang ito, nagsalita ang anghel ni 
Jehova mula sa apoy, anupat isiniwalat na panahon 
na upang iligtas ng Diyos ang Israel mula sa pag- 
kaalipin at inatasan si Moises na humayo salig sa 
Kaniyang pinakaalaalang pangalan na Jehova. (Exo 
3:1-15) Sa gayon ay inatasan ng Diyos si Moises bi- 
lang Kaniyang propeta at kinatawan, at si Moises 
ay maaari nang tawaging isang pinahiran, o me- 
siyas, o “Kristo” gaya ng nasa Hebreo 11:26. Sa pa- 
mamagitan ng anghel, naglaan si Jehova ng mga 
kredensiyal na maihaharap ni Moises sa matatan- 
dang lalaki ng Israel. Ang mga ito ay ang tatlong 
himala na nagsilbing mga tanda. Dito, sa kauna- 
unahang pagkakataon sa Kasulatan, mababasa na- 
tin ang tungkol sa isang tao na binigyan ng ka- 
pangyarihang magsagawa ng mga himala.---Exo 
4:1-9. 

Naging kuwalipikado pa rin kahit kimi. 
Ngunit si Moises ay kimi, anupat nangatuwirang 
hindi siya matatas magsalita. Dito ay makikitang 
nagbago na si Moises kung ikukumpara noong 
magprisinta siyang maging tagapagligtas ng Israel 
40 taon na ang nakararaan. Patuloy siyang nanga- 
tuwiran kay Jehova, anupat nang dakong huli ay hi- 
niling niya kay Jehova na huwag sa kaniya ibigay 
ang atas na iyon. Bagaman ikinagalit ito ng Diyos, 
hindi niya itinakwil si Moises kundi inatasan ang 
kapatid ni Moises na si Aaron bilang tagapagsalita. 
Kaya kung paanong si Moises ang kinatawan ng 
Diyos, si Moises naman ang magiging gaya ng 
“Diyos” kay Aaron, na magsasalita bilang kinata- 
wan niya. Sa sumunod na pakikipagkita sa mata- 
tandang lalaki ng Israel at mga pakikipagharap kay 
Paraon, lumilitaw na ibinigay ng Diyos kay Moises 
ang mga tagubilin at mga utos at itinawid naman 
ni Moises ang mga ito kay Aaron, anupat si Aaron 
ang aktuwal na nagsalita sa harap ni Paraon (isang 
kahalili ng Paraon na tinakasan ni Moises 40 taon 
na ang nakararaan). (Exo 2:23: 4: 10-17) Nang mag- 
laon, tinukoy ni Jehova si Aaron bilang “propeta” ni 
Moises, nangangahulugan na kung paanong si Moi- 
ses ay propeta ng Diyos, na tinatagubilinan niya, si 
Aaron naman ay dapat tagubilinan ni Moises. Ga- 
yundin, sinabihan si Moises na siya ay ginawang 
“Diyos kay Paraon,” samakatuwid nga, binigyan ng 
Diyos ng kapangyarihan at awtoridad kay Paraon, 


MOISES 


kung kaya hindi na niya dapat katakutan ang hari 
ng Ehipto.--Exo 7:1, 2. 

Bagaman sinaway siya, hindi kinansela ng Diyos 
ang atas ni Moises dahil sa pag-aatubili nitong 
tanggapin ang napakabigat na pananagutan bilang 
tagapagligtas ng Israel. Hindi tumutol si Moises da- 
hil sa katandaan, bagaman 80 taong gulang na siya 
noon. Pagkaraan ng 40 taon, sa edad na 120 taon, 
taglay pa rin ni Moises ang kaniyang kasiglahan at 
malinaw na pag-iisip. (Deu 34:7) Sa kaniyang 40- 
taong pamamalagi sa Midian, nagkaroon si Moises 
ng maraming panahon upang magbulay-bulay, at 
nakita niya ang pagkakamaling nagawa niya sa 
pagsisikap na iligtas ang mga Hebreo sa sarili ni- 
yang pagkukusa. Nakilala niya ngayon ang mga ka- 
kulangan niya noon. At pagkaraan ng mahabang 
panahon na doo'y wala siyang anumang pakikipag- 
ugnayan sa publiko, tiyak na nagulat siya nang big- 
lang ialok sa kaniya ang gayong atas. 

Nang maglaon ay sinasabi sa atin ng Bibliya: 
“Ang lalaking si Moises ay totoong pinakamaamo 
sa lahat ng taong nasa ibabaw ng lupa.” (Bil 12:3) 
Bilang isang taong maamo, kinilala niya na siya ay 
isang tao lamang, anupat di-sakdal at may mga ka- 
hinaan. Hindi niya ipinagpilitan ang kaniyang sari- 
li bilang di-malulupig na lider ng Israel. Nagpakita 
siya, hindi ng pagkatakot kay Paraon, kundi ng lu- 
bos na kabatiran sa kaniya mismong mga limitas- 
yon. 

Sa Harap ni Paraon ng Ehipto. Sina Moises 
at Aaron ay naging mga pangunahing tauhan noon 
sa isang labanan ng mga diyos.” Sa pamamagitan 
ng mga mahikong saserdote, lumilitaw na pina- 
ngungunahan nina Janes at Jambres (2Ti 3:8), na- 
nawagan si Paraon sa kapangyarihan ng lahat ng 
diyos ng Ehipto laban sa kapangyarihan ni Jeho- 
va. Pinatunayan ng unang himalang isinagawa ni 
Aaron sa harap ni Paraon ayon sa utos ni Moises na 
mas makapangyarihan si Jehova kaysa sa mga 
diyos ng Ehipto, bagaman lalo pang nagmatigas si 
Paraon. (Exo 7:8-13) Nang maganap ang ikatlong 
salot, maging ang mga saserdote ay napilitang 
umamin, “Ito ay daliri ng Diyos!” At napakatindi ng 
salot ng mga bukol na pinasapit sa kanila anupat 
hindi man lamang sila nakaparoon sa harap ni Pa- 
raon upang salansangin si Moises noong panahon 
ng salot na iyon.---Exo 8:16-19: 9:10-12. 

Ang mga salot ay nagpalambot at nagpatigas 
ng puso. Sina Moises at Aaron ang nagpatalas- 
tas ng pagsapit ng bawat isa sa Sampung Salot. Du- 
mating ang mga salot gaya ng ipinatalastas, na 
nagpapatunay na inatasan si Moises bilang kinata- 
wan ni Jehova. Ang pangalan ni Jehova ay naha- 
yag at naging usap-usapan sa Ehipto, anupat ka- 
puwa nagpalambot at nagpatigas ng puso may 


416 


kaugnayan sa pangalang iyon--nagpalambot ng 
puso ng mga Israelita at ng ilan sa mga Ehipsiyo: 
nagpatigas ng puso ni Paraon at ng kaniyang mga 
tagapayo at mga tagasuporta. (Exo 9:16, 11:10, 
12:29-39) Sa halip na maniwalang napagalit nila 
ang kanilang mga diyos, nalaman ng mga Ehipsiyo 
na si Jehova ang humahatol sa kanilang mga diyos. 
Pagkatapos na mailapat ang siyam na salot, si Moi- 
ses ay naging “lubhang dakila rin sa lupain ng 
Ehipto, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon at sa 
paningin ng bayan.”--Exo 11:3. 

Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa mga 
alaki ng Israel. Noong una ay tinanggap nila ang 
mga kredensiyal ni Moises, ngunit nang dumanas 
sila ng mas matinding pahirap dahil sa utos ni Pa- 
raon, nagreklamo sila laban sa kaniya anupat uma- 
bot sa punto na namanhik si Moises kay Jehova da- 
hil sa panghihina ng loob. (Exo 4:29-31, 5:19-23) 
Sa gayon ay pinalakas siya ng Kataas-taasan sa pa- 
mamagitan ng pagsisiwalat na tutuparin na Niya 
ngayon yaong hinintay nina Abraham, Isaac, at Ja- 
cob, samakatuwid nga, ang lubusang pagsisiwalat 
sa kahulugan ng kaniyang pangalang Jehova kapag 
iniligtas na niya ang Israel at itinatag ito sa lupang 
pangako bilang isang dakilang bansa. (Exo 6:1-8) 
Subalit hindi pa rin nakinig kay Moises ang mga la- 
laki ng Israel. Ngunit pagkatapos ng ikasiyam na 
salot, sila ay handa nang sumuporta at makipagtu- 
lungan sa kaniya, anupat pagkatapos ng ikasam- 
pung salot, maaari niya silang organisahin at aka- 
yin sa isang maayos na paraan, na “nasa hanay ng 
pakikipagbaka.”--Exo 13:18. 

Nangailangan ng lakas ng loob at pananam- 
palataya upang makaharap kay Paraon. Dahil 
lamang sa lakas ni Jehova at sa pagkilos ng kani- 
yang espiritu sa kanila kung kaya nagampanan 
nina Moises at Aaron ang atas na ibinigay sa kani- 
la. Ilarawan sa isip ang korte ni Paraon, ang hari ng 
kinikilalang kapangyarihang pandaigdig nang pa- 
nahong iyon. Sa gitna ng napakaringal na kapaligi- 
ran, ang palalong si Paraon, ipinapalagay na isang 
diyos mismo, ay napalilibutan ng kaniyang mga ta- 
gapayo, mga kumandante ng militar, mga bantay, 
at mga alipin. Naroon din ang mga lider ng relihi- 
yon, ang mga mahikong saserdote, na nangunguna 
sa pagsalansang kay Moises. Bukod kay Paraon, 
ang mga lalaking ito ang pinakamakapangyarihang 
mga tao sa kaharian. Ang kahanga-hangang hanay 
na ito ay handang sumuporta kay Paraon at sa mga 
diyos ng Ehipto. At maraming beses na humarap 
sina Moises at Aaron kay Paraon, anupat sa bawat 
pagkakataon ay lalo pang tumitigas ang puso ni 
Paraon, sapagkat determinado siyang panatilihin 
sa kaniyang kontrol ang pinakikinabangan niyang 
mga aliping Hebreo. Sa katunayan, matapos ipata- 


417 


lastas ang ikawalong salot, ipinagtabuyan sina Moi- 
ses at Aaron mula sa harap ni Paraon, at pagka- 
tapos ng ikasiyam na salot ay binantaan silang 
huwag nang tangkaing makita pang muli ang muk- 
ha ni Paraon kung ayaw nilang mamatay.---Exo 10: 
11, 28. 

Kung iisipin natin ang mga bagay na ito, mauu- 
nawaan natin kung bakit paulit-ulit na humiling si 
Moises kay Jehova ng katiyakan at lakas. Ngunit 
dapat pansinin na palagi niyang ginagawa kung 
ano ang mismong iniutos ni Jehova. Hindi niya bi- 
nawasan ng isa mang salita ang iniutos ni Jehova 
sa kaniya na sabihin kay Paraon, at napakahusay 
ng pangunguna ni Moises anupat, noong panahon 
ng ikasampung salot, “ginawa ng lahat ng mga 
anak ni Israel ang gaya ng iniutos ni Jehova kay 
Moises at kay Aaron. Gayung-gayon ang ginawa 
nila.” (Exo 12:50) Inihaharap si Moises sa mga Kris- 
tiyano bilang isang halimbawa ng namumukod- 
tanging pananampalataya. Sinabi ng apostol na si 
Pablo: “Sa pananampalataya ay iniwan niya ang 
Ehipto, ngunit hindi natakot sa galit ng hari, sapag- 
kat nagpatuloy siyang matatag na parang nakikita 
ang Isa na di-nakikita.”---Heb 11:27. 

Bago ang ikasampung salot, si Moises ay nagka- 
pribilehiyong pasinayaan ang Paskuwa. (Exo 12:1- 
16) Sa Dagat na Pula, kinailangang harapin ni Moi- 
ses ang iba pang mga reklamo ng bayan, na waring 
nasukol na at malapit nang pagpapatayin. Ngunit 
nagpakita siya ng pananampalataya ng isang tu- 
nay na lider sa ilalim ng makapangyarihang ka- 
may ni Jehova, anupat tiniyak sa Israel na pupuk- 
sain ni Jehova ang tumutugis na hukbong Ehipsiyo. 
Lumilitaw na sa krisis na ito ay tumawag siya kay 
Jehova, sapagkat sinabi sa kaniya ng Diyos: “Bakit 
patuloy kang dumaraing sa akin?” Pagkatapos ay 
inutusan ng Diyos si Moises na itaas ang tungkod 
nito at iunat ang kamay nito sa dagat at hawiin 
iyon. (Exo 14:10-18) Pagkaraan ng maraming siglo 
ay sinabi ng apostol na si Pablo, tungkol sa pagta- 
wid ng Israel sa Dagat na Pula: “Ang ating mga ni- 
nuno ay napasailalim na lahat sa ulap at lahat 
ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan 
kay Moises sa pamamagitan ng ulap at ng dagat.” 
(1Co 10:1, 2) Si Jehova ang nagbautismo sa kanila. 
Upang maligtas mula sa kanilang mapamaslang na 
mga manunugis, ang mga ninunong Judio ay kina- 
ilangang magkaisa sa ilalim ni Moises bilang ulo at 
sumunod sa kaniyang pangunguna habang inaa- 
kay niya sila patawid ng dagat. Kaya ang buong 
kongregasyon ng Israel, sa diwa, ay inilubog sa ta- 
gapagpalaya at lider na si Moises. 

Tagapamagitan ng Tipang Kautusan. No- 
ong ikatlong buwan pagkatapos ng Pag-alis sa 
Ehipto, ipinakita ni Jehova sa buong Israel ang na- 


MOISES 


pakalaking awtoridad at pananagutan na iniatang 
niya sa kaniyang lingkod na si Moises at gayundin 
ang matalik na kaugnayan ni Moises sa Diyos. Sa 
harap ng buong Israel, na natipon sa paanan ng 
Bundok Horeb, tinawag ni Jehova si Moises sa bun- 
dok at nakipag-usap dito sa pamamagitan ng isang 
anghel. Sa isang pagkakataon ay nagkapribilehiyo 
si Moises na tamasahin ang marahil ay ang pinaka- 
kasindak-sindak na karanasan ng sinumang tao 
bago dumating si Jesu-Kristo. Habang siya'y nag- 
iisa sa itaas ng bundok, binigyan siya ni Jehova ng 
isang pangitain ng kaniyang kaluwalhatian, anupat 
itinakip kay Moises ang kaniyang “palad” bilang 
pantabing at pinahintulutan si Moises na makita 
ang kaniyang “likod,” maliwanag na ang nalabing 
sinag ng kaluwalhatiang ipinakita ng Diyos. Pagka- 
tapos ay nakipag-usap siya kay Moises nang perso- 
nal, wika nga.--Exo 19:1-3, 33:18-23, 34:4-6. 

Sinabi ni Jehova kay Moises: “Hindi mo maaaring 
makita ang aking mukha, sapagkat walang tao ang 
makakakita sa akin at mabubuhay pa.” (Exo 33:20) 
At pagkaraan ng maraming siglo, sumulat ang 
apostol na si Juan: “Walang taong nakakita sa Diyos 
kailanman.” (Ju 1:18) Sinabi ng Kristiyanong mar- 
tir na si Esteban sa mga Judio: “Siya ito [si Moises] 
na napasagitna ng kongregasyon sa ilang kasama 
ng anghel na nagsalita sa kaniya sa Bundok Sinai.” 
(Gaw 7:38) Kaya isang anghel ang kumatawan kay 
Jehova sa bundok. Gayunpaman, napakatindi ng 
kaluwalhatian ni Jehova na ipinakita ng Kaniyang 
anghel na kinatawan anupat ang balat ng mukha ni 
Moises ay nagliwanag kung kaya hindi makatingin 
sa kaniya ang mga anak ni Israel.---Exo 34:29-35, 
2Co 3:7, 13. 

Inatasan ng Diyos si Moises na maging tagapa- 
magitan ng tipang Kautusan sa Israel, isang nata- 
tanging posisyon na hindi pa kailanman hinawakan 
ng sinumang tao sa harap ng Diyos maliban kay 
Jesu-Kristo, ang Tagapamagitan ng bagong tipan. 
Winisikan ni Moises ng dugo ng mga haing ha- 
yop ang aklat ng tipan, na kumakatawan kay Je- 
hova bilang isang “partido,” at ang bayan (wa- 
lang alinlangang kinakatawanan ng matatandang 
lalaki) bilang ang kabilang “partido.” Binasa niya 
ang aklat ng tipan sa bayan, na tumugon naman, 
“Ang lahat ng sinalita ni Jehova ay handa na- 
ming gawin at maging masunurin.” (Exo 24:3-8, 
Heb 9:19) Bilang tagapamagitan, nagkapribilehi- 
yo si Moises na pangasiwaan ang pagtatayo ng 
tabernakulo at ang paggawa ng mga kagamitan 
nito, na ang parisan ay ibinigay ng Diyos sa kani- 
ya, at italaga ang pagkasaserdote sa katungkulan 
nito, anupat pinahiran ng langis na may panta- 
nging halo ang tabernakulo at si Aaron na ma- 
taas na saserdote. Pagkatapos ay pinangasiwaan 
niya ang unang opisyal na mga paglilingkod ng 


MOISES 


bagong-itinalagang pagkasaserdote.--Exo kab 25- 
29; Lev kab 8, 9. 

Isang karapat-dapat na tagapamagitan. Ma- 
raming beses na umahon si Moises sa Bundok Ho- 
reb, anupat sa dalawang pagkakataon ay nanatili 
siya roon nang 40 araw at gabi. (Exo 24:18: 34:28) 
Pagkatapos ng una sa mga pagkakataong iyon ay 
bumalik siya na may dalang dalawang tapyas na 
bato na “sinulatan ng daliri ng Diyos,” na naglala- 
man ng “Sampung Salita” o Sampung Utos, ang 
mga saligang kautusan ng tipang Kautusan. (Exo 
31:18, Deu 4:13) Sa unang pagkakataong iyon ay 
ipinakita ni Moises na siya ay talagang kuwalipika- 
do bilang tagapamagitan ni Jehova at ng Israel at 
lider ng dakilang bansang ito na marahil ay may 
tatlong milyon katao o higit pa. Noong nasa bundok 
si Moises, ipinaalam ni Jehova sa kaniya na ang ba- 
yan ay nagsagawa ng idolatriya at sinabi ni Jeho- 
va: “Ngayon ay pabayaan mo ako, upang lumagab- 
lab ang aking galit laban sa kanila at malipol ko 
sila, at gagawin kitang isang dakilang bansa.” Isini- 
walat ng kaagad na tugon ni Moises na ang pag- 
papabanal sa pangalan ni Jehova ang pinakama- 
halaga sa kaniya--na siya ay walang anumang 
pag-iimbot at hindi naghahangad ng katanyagan 
para sa kaniyang sarili. Hindi siya humiling ng 
anuman para sa kaniyang sarili kundi sa halip ay 
nagpakita siya ng pagkabahala sa pangalan ni Je- 
hova na kamakailan ay dinakila Niya sa pamamagi- 
tan ng himala sa Dagat na Pula, at ng pagpapaha- 
laga sa pangako ng Diyos kina Abraham, Isaac, at 
Jacob. Bilang pagsang-ayon sa pakiusap ni Moises, 
hindi nilipol ni Jehova ang bayan. Dito ay makikita 
natin na itinuring ni Jehova na lubusang nagagam- 
panan ni Moises ang papel nito bilang tagapa- 
magitan at na iginalang Niya ang kaayusan na 
doo'y inatasan niya si Moises sa katungkulang iyon. 
Sa gayon, si Jehova ay “nagbago ng isip tungkol 
sa kasamaan na sinalita niyang gagawin sa kani- 
yang bayan”--samakatuwid nga, dahil sa nagba- 
gong mga kalagayan, binago niya ang kaniyang 
saloobin may kinalaman sa pagpapasapit ng kasa- 
maan sa kanila.---Exo 32:7-14. 

Ang sigasig ni Moises sa tunay na pagsamba ha- 
bang naglilingkod siya bilang kinatawan ng Diyos 
ay natanghal nang bumaba siya mula sa bundok. 
Nang makita niya ang mga idolatrosong walang- 
taros sa pagsasaya, inihagis niya ang mga tapyas, 
anupat nabasag ang mga ito, at nanawagan siya 
kung sino ang papanig kay Jehova. Nakiisa kay 
Moises ang tribo ni Levi, at inutusan niya silang pa- 
tayin ang mga nagsasagawa ng huwad na pagsam- 
ba. Dahil dito ay mga 3,000 lalaki ang napatay. 
Pagkatapos ay bumalik siya kay Jehova, kinilala 


418 


ang malaking pagkakasala ng bayan, at nakiusap: 
“Ngunit ngayon kung pagpapaumanhinan mo ang 
kanilang kasalanan,---at kung hindi, pawiin mo ako, 
pakisuyo, mula sa iyong aklat na isinulat mo.” Hin- 
di minasama ng Diyos ang pakiusap ni Moises para 
sa kanila, kundi sumagot siya: “Ang sinumang nag- 
kasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa 
aking aklat.”---Exo 32:19-33. 

Sa maraming pagkakataon ay kinatawanan ni 
Moises ang panig ni Jehova sa tipan, anupat iniutos 
ang pagsasagawa ng tunay at malinis na pagsam- 
ba at inilapat ang kahatulan sa mga masuwayin. 
Maraming beses din siyang namagitan para sa 
bansa, o sa mga indibiduwal, upang hindi sila lipu- 
lin ni Jehova.--Bil 12, 14:11-21, 16:20-22, 43-50, 
21:7: Deu 9:18-20. 

Hindi Mapag-imbot, Mapagpakumbaba, 
Maamo. Pangunahin nang interesado si Moises 
sa pangalan ni Jehova at sa Kaniyang bayan. Dahil 
dito, hindi siya naghangad ng kaluwalhatian o po- 
sisyon. Nang ang espiritu ni Jehova ay mapasa 
ilang lalaki sa kampo at nagsimula silang gumanap 
bilang mga propeta, gusto silang pigilan ng katu- 
long ni Moises na si Josue, maliwanag na dahil ina- 
akala niyang nakababawas ito sa kaluwalhatian at 
awtoridad ni Moises. Ngunit tumugon si Moises: 
“Naninibugho ka ba para sa akin? Huwag, nais ko 
nga na ang buong bayan ni Jehova ay maging mga 
propeta, sapagkat kung gayon ay ilalagay ni Jeho- 
va sa kanila ang kaniyang espiritu!"--Bil 11:24-29. 

Bagaman siya ang inatasan ni Jehova bilang lider 
ng dakilang bansa ng Israel, si Moises ay handang 
tumanggap ng payo mula sa iba, lalo na kung ito ay 
kapaki-pakinabang sa bansa. Di-nagtagal pagkaalis 
ng mga Israelita sa Ehipto, dinalaw ni Jetro si Moi- 
ses, at kasama nito ang asawa at mga anak ni Moi- 
ses. Nakita ni Jetro kung gaano kahirap ang tra- 
baho ni Moises, anupat pagod na pagod ito sa 
pag-aasikaso sa mga suliranin ng lahat ng puma- 
paroon sa kaniya. Iminungkahi nito ang isang sis- 
tematikong kaayusan na doo'y iaatas ni Moises sa 
iba ang ilang pananagutan, upang pagaanin ang 
kaniyang pasan. Pinakinggan ni Moises ang payo 
ni Jetro, tinanggap ito, at inorganisa ang bayan 
sa libu-libo, daan-daan, lima-limampu, at sampu- 
sampu, na may isang pinuno sa bawat pangkat bi- 
lang hukom. Tanging ang mahihirap na usapin ang 
dadalhin kay Moises. Kapansin-pansin din na nang 
ipaliwanag ni Moises kay Jetro ang kaniyang gina- 
gawa, sinabi niya: “Kapag may bumangong usapin 
sa [bayan], iyon ay ilalapit sa akin at ako ay haha- 
tol sa pagitan ng isang partido at ng kabila, at ipa- 
kikilala ko ang mga pasiya ng tunay na Diyos at 
ang kaniyang mga kautusan.” Dito ay ipinahiwatig 
ni Moises na may tungkulin siyang humatol, hindi 


419 


ayon sa kaniyang sariling mga ideya, kundi ayon sa 
mga pasiya ni Jehova at na may pananagutan din 
siyang tulungan ang bayan na malaman at makila- 
la ang mga kautusan ng Diyos.---Exo 18:5-7, 13-27. 

Paulit-ulit na tinukoy ni Moises si Jehova, at hin- 
di ang kaniyang sarili, bilang ang tunay na Lider. 
Nang magreklamo ang bayan tungkol sa pagkain, 
sinabi ni Moises sa kanila: “Ang inyong mga bu- 
lung-bulungan ay hindi laban sa amin [kina Moises 
at Aaron], kundi laban kay Jehova.” (Exo 16:3, 6-8) 
Posibleng dahil nadama ni Miriam na baka maging 
mas prominente kaysa sa kaniya ang asawa ni Moi- 
ses, siya at si Aaron ay nagsimulang magsalita 
nang may paninibugho at kawalang-galang laban 
kay Moises at sa awtoridad nito. Ipinakikita ng ulat 
na ang kanilang pananalita ay talagang kasuklam- 
suklam sapagkat sa puntong iyon ay sinasabi nito: 
“Ang lalaking si Moises ay totoong pinakamaamo 
sa lahat ng taong nasa ibabaw ng lupa.” Lumilitaw 
na atubili si Moises na kontrahin sila, anupat may- 
kaamuang tiniis ang pang-aabuso. Ngunit ikinaga- 
lit ni Jehova ang pagkuwestiyon nilang ito, na sa 
katunayan ay isang lantarang pang-iinsulto kay Je- 
hova mismo. Inasikaso niya ang usapin at nilapatan 
si Miriam ng matinding parusa. Dahil sa pag-ibig ni 
Moises sa kaniyang kapatid, namagitan siya para 
rito at bumulalas: “O Diyos, pakisuyo! Pagalingin 
mo siya, pakisuyo!”--Bil 12:1-15. 

Masunurin, Mapaghintay kay Jehova. Na- 
ging mapaghintay si Moises kay Jehova. Bagaman 
tinatawag siyang tagapagbigay-kautusan sa Israel, 
kinilala niya na ang mga kautusan ay hindi nagmu- 
la sa kaniya. Hindi niya basta ipinilit ang anumang 
maibigan niya, anupat nagpapasiya sa mga bagay- 
bagay ayon sa kaniyang sariling kaalaman. Sa legal 
na mga usapin na wala pang saligan o doo'y hindi 
niya lubusang maunawaan kung paano ikakapit 
ang kautusan, isinasangguni niya ang bagay na 
iyon kay Jehova upang makapagtatag ng isang hu- 
disyal na pasiya. (Lev 24:10-16, 23: Bil 15:32-36, 
27:1-11) Maingat niyang isinasagawa ang mga ta- 
gubilin. Ang masalimuot na gawain ng pagtatayo 
ng tabernakulo at paggawa ng mga kagamitan nito 
at ng mga kasuutan ng saserdote ay masusing pi- 
nangasiwaan ni Moises. Ang ulat ay nagsasabi: “At 
ginawa ni Moises ang ayon sa lahat ng iniutos ni 
Jehova sa kaniya. Gayung-gayon ang ginawa niya.” 
(Exo 40:16, ihambing ang Bil 17:11.) Madalas din 
nating mababasa na ang iba pang mga bagay ay 
isinagawa “gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.” 
(Exo 39:1, 5, 21, 29, 31, 42; 40:19, 21, 23, 25, 27, 29) 
Naging kapaki-pakinabang sa mga Kristiyano na 
gayon ang ginawa niya, sapagkat sinabi ng apostol 
na si Pablo na ang mga bagay na ito ay “isang ani- 
no” at isang ilustrasyon ng makalangit na mga ba- 
gay.---Heb 8:5. 


MOISES 


Nagkasala si Moises. Noong nagkakampo 
ang Israel sa Kades, malamang na sa ika-40 taon 
ng kanilang pagpapagala-gala, si Moises ay naka- 
gawa ng isang malubhang pagkakamali. Idiniriin 
sa atin ng pangyayaring iyon na si Moises ay may 
lubhang natatanging posisyon at, bukod diyan, na 
mayroon siyang napakabigat na pananagutan kay 
Jehova bilang lider at tagapamagitan para sa ban- 
sa. Dahil sa kakapusan ng tubig, ang bayan ay bu- 
ong-tinding nakipagtalo kay Moises, anupat sinisi 
siya sa pag-aahon sa kanila mula sa Ehipto patungo 
sa ilang. Nakapagbata na si Moises ng maraming 
bagay, anupat tiniis ang kasutilan at pagkamasu- 
wayin ng mga Israelita, nakiramay sa kanilang 
mga paghihirap, at namagitan para sa kanila kapag 
nagkakasala sila, ngunit dito ay pansamantala ni- 
yang naiwala ang kaniyang kaamuan at kahinahu- 
nan ng kalooban. Samantalang dismayado at naii- 
nis, sina Moises at Aaron ay tumayo sa harap ng 
bayan gaya ng iniutos ni Jehova. Ngunit sa halip na 
itawag-pansin na si Jehova ang Tagapaglaan, pi- 
nagsalitaan nila nang may kabagsikan ang bayan 
at ibinaling ang pansin sa kanilang sarili, anupat si- 
nabi ni Moises: “Makinig kayo ngayon, kayong mga 
mapaghimagsik! Maglalabas ba kami ng tubig para 
sa inyo mula sa malaking batong ito?" Sa gayon ay 
hinampas ni Moises ang bato at pinadaloy ni Jeho- 
va ang tubig, na sapat para sa pulutong at sa kani- 
lang mga kawan. Ngunit hindi kinalugdan ng Diyos 
ang iginawi nina Moises at Aaron. Nabigo silang 
isagawa ang kanilang pangunahing pananagutan, 
samakatuwid nga, ang pagdakila sa pangalan ni Je- 
hova. Sila ay “naging masuwayin” kay Jehova, at si 
Moises ay “nagsalita nang padalus-dalos sa pama- 
magitan ng kaniyang mga labi.” Nang maglaon ay 
itinalaga ni Jehova: “Sapagkat hindi kayo nagpakita 
ng pananampalataya sa akin upang pabanalin ako 
sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya hindi nin- 
yo dadalhin ang kongregasyong ito sa lupain na ti- 
yak na ibibigay ko sa kanila.”--Bil 20:1-13, Deu 
32:50-52, Aw 106:32, 33. 

Isang Manunulat. Si Moises ang manunulat 
ng Pentateuch, ang unang limang aklat ng Bibliya, 
samakatuwid ay Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bi- 
lang, at Deuteronomio. Sa buong kasaysayan ng 
mga Judio, kinikilala nila na siya ang sumulat ng 
seksiyong ito, na tinatawag nilang Torah, o Kautu- 
san. Malimit banggitin ni Jesus at ng mga manu- 
nulat na Kristiyano na si Moises ang nagbigay ng 
Kautusan. Karaniwan nang kinikilala na siya ang 
sumulat ng aklat ng Job, gayundin ng Awit 90 at 
posibleng pati ng Awit 91.--Mat 8:4: Luc 16:29, 
24:27: Ro 10:5; 1Co 9:9: 2Co 3:15; Heb 10:28. 

Ang Kaniyang Kamatayan at Libing. Ang 
kapatid ni Moises na si Aaron ay namatay sa edad 
na 123 taon habang nagkakampo ang Israel sa 


MOISES 


Bundok Hor, sa hanggahan ng Edom, noong ikali- 
mang buwan ng ika-40 taon ng kanilang paglalak- 
bay. Dinala ni Moises si Aaron sa bundok, hinuba- 
ran ng makasaserdoteng mga kasuutan, at isinuot 
ang mga iyon sa pinakamatandang nabubuhay na 
anak at kahalili ni Aaron, si Eleazar. (Bil 20:22-29: 
33:37-39) Pagkaraan ng mga anim na buwan, na- 
karating ang Israel sa Kapatagan ng Moab. Dito, 
sa sunud-sunod na mga pahayag, ipinaliwanag ni 
Moises ang Kautusan sa nagkakatipong bansa, anu- 
pat iniangkop ito sa situwasyon ng Israel kapag 
nagbago na ang kanilang kalagayan mula sa paga- 
la-galang buhay sa kampo tungo sa isang buhay na 
nakapirme sa kanilang sariling lupain. Noong ika- 
12 buwan ng ika-40 taon (tagsibol ng 1473 B.C.E.), 
ipinatalastas niya sa bayan na si Josue ang hini- 
rang ni Jehova upang humalili sa kaniya bilang li- 
der. Pagkatapos ay inatasan si Josue at pinayu- 
han na magpakalakas-loob. (Deu 31:1-3, 23) Nang 
dakong huli, matapos bigkasin ang isang awit at 
pagpalain ang bayan, umahon si Moises sa Bun- 
dok Nebo ayon sa utos ni Jehova upang tanawin 
ang Lupang Pangako mula sa puwestong ito sa 
bundok at upang doon mamatay.--Deu 32:48-51, 
34:1-6. 

Si Moises ay 120 taong gulang nang mamatay 
siya. Bilang patotoo na siya'y may likas na kalaka- 
san, nagkomento ang Bibliya: “Ang kaniyang mata 
ay hindi lumabo, at ang kaniyang lakas ay hindi 
nawala.” Inilibing siya ni Jehova sa isang lugar na 
hindi kailanman natuklasan. (Deu 34:5-7) Mala- 
mang na ito'y upang hindi makagawa roon ng 
dambana ang mga Israelita at masilo sa huwad na 
pagsamba. Maliwanag na hinangad ng Diyablo na 
gamitin ang katawan ni Moises sa gayong layunin, 
sapagkat si Judas, ang Kristiyanong alagad at ka- 
patid sa ina ni Jesu-Kristo, ay sumulat: “Nang si Mi- 
guel na arkanghel ay magkaroon ng pakikipaghid- 
waan sa Diyablo at makipagtalo tungkol sa katawan 
ni Moises, hindi siya nangahas na magpataw ng 
hatol laban sa kaniya sa mapang-abusong mga sa- 
lita, kundi nagsabi: 'Sawayin ka nawa ni Jehova.” 
(Jud 9) Bago tumawid patungo sa Canaan sa ilalim 
ng pangunguna ni Josue, nagdaos ang Israel ng 30- 
araw na yugto ng pagdadalamhati para kay Moises. 
--Deu 34:8. 

Isang Propeta na Kilala ni Jehova Nang 
“Mukhaan.” Nang kuwestiyunin nina Miriam at 
Aaron ang awtoridad ni Moises, sinabi ni Jehova sa 
kanila: “Kung may propeta sa inyo para kay Jeho- 
va, sa pangitain ako magpapakilala sa kaniya. Sa 
panaginip ako magsasalita sa kaniya. Hindi gayon 
sa aking lingkod na si Moises! Sa kaniya ipinagkaka- 
tiwala ang aking buong sambahayan. Bibig sa bibig 
akong nagsasalita sa kaniya, sa gayon ay ipinakiki- 
ta sa kaniya, at hindi sa pamamagitan ng mga 


420 


bugtong, at ang kaanyuan ni Jehova ang kani- 
yang namamasdan. Bakit nga hindi kayo natakot 
na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moi- 
ses?” (Bil 12:6-8) Inilalarawan ng konklusyon ng 
aklat ng Deuteronomio ang natatanging katayuan 
ni Moises sa harap ni Jehova: “Ngunit wala pang 
bumabangong propeta sa Israel na gaya ni Moises, 
na nakilala ni Jehova nang mukhaan, kung tungkol 
sa lahat ng mga tanda at mga himala na pinagsu- 
guan sa kaniya ni Jehova na gawin sa lupain ng 
Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kaniyang mga 
lingkod at sa kaniyang buong lupain, at may kina- 
laman sa buong malakas na kamay at sa lahat 
ng dakilang bagay na kasindak-sindak na ipinaki- 
ta ni Moises sa paningin ng buong Israel.”---Deu 
34:10-12. 

Ayon sa mga salita ni Jehova, si Moises, baga- 
man hindi niya literal na nakita ang mismong per- 
sona ni Jehova, gaya ng nabanggit na, ay nag- 
karoon ng mas tuwiran, palagian, at matalik na 
kaugnayan kay Jehova kaysa kaninumang propeta 
na nauna kay Jesu-Kristo. Ang pananalita ni Jeho- 
va na: “Bibig sa bibig akong nagsasalita sa kaniya,” 
ay nagsiwalat na personal na nakipag-usap kay 
Moises ang Diyos (sa pamamagitan ng mga anghel, 
na nakalalapit sa mismong presensiya ng Diyos: 
Mat 18:10). (Bil 12:8) Bilang tagapamagitan ng Is- 
rael, tinamasa niya ang isang halos patuluyan at 
tuwirang pakikipagtalastasan. Anumang oras ay 
maaari niyang iharap ang mga suliraning nagsa- 
sangkot sa buong bansa at tanggapin ang sagot ng 
Diyos. Ipinagkatiwala ni Jehova kay Moises “ang 
Kaniyang buong sambahayan, anupat ginamit si 
Moises bilang kaniyang matalik na kinatawan sa 
pag-oorganisa sa bansa. (Bil 12:7: Heb 3:2, 5) Ipi- 
nagpatuloy lamang ng sumunod na mga propeta 
ang pagtatayo sa ibabaw ng pundasyon na inilatag 
sa pamamagitan ni Moises. 

Ang paraan ng pakikitungo ni Jehova kay Moises 
ay talagang kahanga-hanga anupat para bang ak- 
tuwal na nakita ni Moises ang Diyos, sa halip na 
basta nagkaroon lamang ng isang pangitain sa isip 
o isang panaginip na doo'y narinig niyang magsa- 
lita ang Diyos, na siyang karaniwang paraan ng pa- 
kikipagtalastasan ng Diyos sa kaniyang mga prope- 
ta. Ang mga pakikipag-ugnayan ni Jehova kay 
Moises ay totoong-totoo anupat tumugon si Moises 
na para bang nakita niya “ang Isa na di-nakiki- 
ta.” (Heb 11:27) Maliwanag na ang naging impres- 
yon kay Moises ay katulad ng epekto kay Pedro 
ng pangitain ng pagbabagong-anyo pagkaraan ng 
maraming siglo. Ang pangitain ay totoong-totoo 
kay Pedro kung kaya nagsimula siyang makibaha- 
gi roon, anupat nagsalita siya nang hindi natatanto 
ang kaniyang sinasabi. (Luc 9:28-36) At ang apos- 
tol na si Pablo ay nagkaroon din ng isang pangita- 


421 


in na totoong-totoo anupat nang maglaon ay sinabi 
niya tungkol sa kaniyang sarili: “Kung sa katawan 
man ay hindi ko alam, o kung sa labas ng katawan 
ay hindi ko alam, alam ng Diyos.”---2Co 12:1-4. 

Sa isang antas, ang pambihirang tagumpay ni 
Josue sa pagtatatag sa Israel sa Lupang Pangako ay 
walang alinlangang dahil sa maiinam na katangi- 
ang naikintal sa kaniya ng pagsasanay at halimba- 
wa ni Moises. Si Josue ay lingkod ni Moises “mula sa 
kaniyang pagkabinata.” (Bil 11:28) Maliwanag na 
siya ay naging kumandante ng hukbo sa ilalim ni 
Moises (Exo 17:9, 10) at malapit kay Moises bi- 
lang tagapaglingkod nito sa maraming pangyayari. 
--Exo 24:13, 33:11, Deu 3:21. 

Lumarawan kay Jesu-Kristo. Binanggit ni 

Jesu-Kristo na sumulat si Moises tungkol sa kaniya, 
sapagkat sa isang pagkakataon ay sinabi niya sa 
kaniyang mga kalaban: “Kung pinaniwalaan ninyo 
si Moises ay paniniwalaan ninyo ako, sapagkat ang 
isang iyon ay sumulat tungkol sa akin.” (Ju 5:46) 
Noong minsang kasama niya ang kaniyang mga 
alagad, “pasimula kay Moises at sa lahat ng mga 
Propeta ay binigyang-kahulugan niya sa kanila ang 
mga bagay na may kinalaman sa kaniyang sarili sa 
lahat ng Kasulatan.”--Luc 24:27, 44: tingnan din 
ang Ju 1:45. 
Kabilang sa mga isinulat ni Moises tungkol kay 
Kristo Jesus ang mga salitang ito ni Jehova: “Isang 
propeta ang ibabangon ko para sa kanila mula sa 
gitna ng kanilang mga kapatid, na tulad mo, at ila- 
lagay ko nga sa kaniyang bibig ang aking mga sa- 
lita, at tiyak na sasalitain niya sa kanila ang lahat 
ng iuutos ko sa kaniya.” (Deu 18:18, 19) Nang sipi- 
in ng apostol na si Pedro ang hulang ito, tini- 
yak niya na tumutukoy ito kay Jesu-Kristo.---Gaw 
3:19-23. 

Sa maraming paraan ay may pagkakatulad ang 
dalawang dakilang propetang ito, sina Moises at 
Jesu-Kristo. Noong sila'y mga sanggol pa, kapuwa 
sila nakatakas sa lansakang pagpatay na iniutos ng 
mga pinuno noong kani-kanilang panahon. (Exo 
1:22, 2:1-10, Mat 2:13-18) Si Moises ay tinawag 
mula sa Ehipto kasama ang “panganay” ni Jehova, 
ang bansang Israel, na si Moises ang lider. Si Jesus 
ay tinawag mula sa Ehipto bilang ang panganay na 
Anak ng Diyos. (Exo 4:22, 23: Os 11:1, Mat 2:15, 19- 
21) Kapuwa sila nag-ayuno nang 40 araw sa ilang. 
(Exo 34:28, Mat 4:1, 2) Kapuwa sila dumating sa 
pangalan ni Jehova, anupat ang pangalan mismo ni 
Jesus ay nangangahulugang “Si Jehova ay Kaligta- 
san.” (Exo 3:13-16, Mat 1:21, Ju 5:43) Tulad ni Moi- 
ses, “ipinahayag ni Jesus ang pangalan ni Jehova.” 
(Deu 32:3, Ju 17:6, 26) Kapuwa sila natatangi sa ka- 
amuan at kapakumbabaan. (Bil 12:3: Mat 11:28-30) 
Kapuwa sila may lubhang nakakukumbinsing mga 


MOISES 


kredensiyal na nagpapakitang isinugo sila ng Diyos 
-iba't ibang uri ng kagila-gilalas na mga himala, 
anupat nahigitan ni Jesu-Kristo si Moises sa pama- 
magitan ng pagbuhay-muli sa mga patay.---Exo 
14:21-31, Aw 78:12-54, Mat 11:5: Mar 5:38-43, Luc 
7:11-15, 18-23. 

Si Moises ang tagapamagitan ng tipang Kautusan 
sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel. Si Jesus 
naman ang Tagapamagitan ng bagong tipan sa pa- 
gitan ng Diyos at ng “banal na bansa,” ang espiri- 
tuwal na “Israel ng Diyos.” (1Pe 2:9: Gal 6:16, Exo 
19:3-9, Luc 22:20, Heb 8:6, 9:15) Kapuwa sila nag- 
lingkod bilang hukom, tagapagbigay-kautusan, at 
lider. (Exo 18:13: 32:34, Dan 9:25: Mal 4:4; Mat 
23:10, Ju 5:22, 23; 13:34, 15:10) Si Moises ay inata- 
san bilang katiwala at napatunayang tapat sa kani- 
yang pagiging katiwala sa 'sambahayan ng Diyos,' 
samakatuwid ay ang bansa, o kongregasyon, ng Is- 
rael. Si Jesus naman ay nagpakita ng katapatan sa 
sambahayan ng Diyos na itinayo niya bilang Anak 
ng Diyos, samakatuwid ay ang bansa, o kongregas- 
yon, ng espirituwal na Israel. (Bil 12:7, Heb 3:2-6) 
At maging sa kamatayan ay may pagkakatulad 
sila: Kapuwa pinaglaho ng Diyos ang mga kata- 
wan nina Moises at Jesus.---Deu 34:5, 6; Gaw 2:31, 
Jud 9. 

Sa pagtatapos ng 40-taong paninirahan ni Moises 
sa ilang, habang pinapastulan niya ang kawan ng 
kaniyang biyenan, ang anghel ng Diyos ay makahi- 
malang nagpakita sa kaniya sa apoy ng isang ti- 
nikang-palumpong sa paanan ng Bundok Horeb. 
Doon siya inatasan ni Jehova na iligtas ang Kani- 
yang bayan mula sa Ehipto. (Exo 3:1-15) Sa gayon 
ay hinirang ng Diyos si Moises bilang Kaniyang 
propeta at kinatawan, at si Moises ay matatawag 
nang isang pinahiran, o “Kristo.” Upang matamo 
ang natatanging posisyong iyon, kinailangang iwan 
ni Moises ang “mga kayamanan ng Ehipto” at ha- 
yaang siya'y “mapagmalupitan kasama ng bayan 
ng Diyos” at sa gayon ay dumanas ng kadustaan. 
Ngunit para kay Moises, ang gayong kadustaan ng 
Kristo” ay kayamanan na nakahihigit kaysa sa lahat 
ng yaman ng Ehipto.---Heb 11:24-26. 

Katulad din nito ang nangyari kay Jesu-Kristo. 
Noong ipanganak siya sa Betlehem, ipinatalastas 
ng anghel na siya ay magiging “isang Tagapaglig- 
tas, na siyang Kristo na Panginoon.” Siya ay naging 
Kristo, o Pinahiran, matapos siyang bautismuhan 
ng propetang si Juan sa Ilog Jordan. (Luc 2:10, 11; 
3:21-23, 4:16-21) Pagkatapos nito ay kinilala niya 
na siya “ang Kristo,” o Mesiyas. (Mat 16:16, 17; Mar 
14:61, 62; Ju 4:25, 26) Itinuon din ni Jesu-Kristo 
ang kaniyang mata sa gantimpala at hinamak ang 
kahihiyang ibinunton sa kaniya ng mga tao, gaya 
ng ginawa ni Moises. (Fil 2:8, 9; Heb 12:2) Ang 


MOLADA 


kongregasyong Kristiyano ay binabautismuhan sa 
Lalong Dakilang Moises na ito--kay Jesu-Kristo, 
ang inihulang Propeta, Tagapagpalaya, at Lider. 
--1Co 10:1, 2. 


MOLADA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magsilang, maging ama ni, magluwal']. 
Isa sa mga lunsod sa timugang Juda na itinakda sa 
Simeon. Nanatili ang Molada sa kamay ng tribong 
ito hanggang noong panahon ng paghahari ni Da- 
vid. (Jos 15:21, 26: 19:1, 2; 1Cr 4:24, 28, 31) Pagka- 
tapos ng pagkatapon, muling tinirahan ng mga Ju- 
deano ang lugar na ito.---Ne 11:25, 26. 

Ang lokasyon ng Molada ay hindi pa natutukoy 
nang tiyakan. 


MOLEC [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “mamahala bilang hari” o “hari,” ngunit ka- 
pareho ng mga patinig ng bo'sheth, “kahihiyan,” 
anupat nagpapahiwatig ng pagkamuhi]. Isang bat- 
hala na partikular na iniuugnay sa mga Ammonita. 
(1Ha 11:5, 7, 33) Posibleng siya rin si Moloc (Gaw 
7:43: ihambing ang Am 5:26) at si Milcom. (1Ha 11: 
5, 33) Sa Jeremias 32:35, si Molec ay tinukoy sa 
isang paralelismo kasama ni Baal, na nagpapahiwa- 
tig na ang mga ito ay magkaugnay, kung hindi man 
iisa. Ipinapalagay ng maraming awtoridad na ang 
“Molec” ay titulo sa halip na pangalan ng isang es- 
pesipikong bathala, at dahil dito, may mga nagsasa- 
bi na ang katawagang “Molec” ay maaaring hindi la- 
mang sa iisang diyos ikinapit. 

Ipinapalagay ng karamihan na ang Malcam na ti- 
nutukoy sa 2 Samuel 12:30 at 1 Cronica 20:2 ay ang 
imaheng idolo ng Ammonitang diyos na si Milcom, 
o Molec, bagaman ang terminong Hebreo para sa 
“Malcam” ay maaaring isalin bilang “kanilang hari.” 
(Ihambing ang KJ, AS.) Sa mas naunang ulat ng 
Bibliya, tinukoy ang Ammonitang hari sa pamama- 
gitan ng kaniyang pangalang Hanun. (2Sa 10:1-4) 
Kaya naman, makatuwirang isipin na Hanun, at 
hindi Malcam, ang pangalang nasa rekord ng Kasu- 
latan kung ang tinutukoy ay ang hari at hindi ang 
idolo. Ipinapalagay rin na malayong mangyari na 
ang isang hari ay magsusuot ng korona na tumitim- 
bang nang mga 34 na kg (92 1b t). Dahil dito, imi- 
numungkahi na pansamantala lamang ipinatong ni 
David sa kaniyang ulo ang korona ni Malcam, mara- 
hil ay para ipahiwatig na nagtagumpay siya laban 
sa huwad na diyos na iyon. Ayon sa mababasa sa 
Targum, na siyang tinularan ng maraming tagapag- 
salin, mayroon lamang iisang mahalagang hiyas 
ang korona. Dahil dito ay nagkaroon ng palagay na 
ang mahalagang hiyas na iyon, at hindi ang mis- 
mong korona, ang napasaulo ni David. 

Paghahain ng mga Anak kay Molec. Sa ka- 
utusan ng Diyos sa Israel, parusang kamatayan ang 


422 


itinakda para sa sinuman, kahit sa naninirahang da- 
yuhan, na magbibigay ng kaniyang supling kay Mo- 
lec. (Lev 20:2-5) Sa kabila nito, ang mga aposta- 
tang Israelita, kapuwa sa kaharian ng Juda at sa 
sampung-tribong kaharian, ay nagparaan ng kani- 
lang mga supling sa apoy.---2Ha 17:17, 18, Eze 23: 
4, 36-39. 

Ipinapalagay ng ilan na ang “pagpaparaan sa 
apoy' para kay Molec ay tumutukoy sa isang ritwal 
ng pagpapadalisay na sa pamamagitan nito'y itina- 
talaga o iniaalay kay Molec ang mga anak. Inuuna- 
wa naman ng iba na ito'y tumutukoy sa aktuwal na 
paghahain. Walang alinlangan na talagang naghain 
noon ng kanilang mga anak ang mga Canaanita at 
ang mga apostatang Israelita. (Deu 12:31, Aw 106: 
37, 38) Halimbawa, si Haring Ahaz ng Juda ay 'nag- 
sunog ng kaniyang mga anak [“anak,” Sy] sa apoy.” 
(2Cr 28:3) Ganito ang mababasa sa katulad na ulat 
na nasa 2 Hari 16:3: “Maging ang kaniyang sariling 
anak ay pinaraan niya sa apoy.” Ipinakikita nito na 
kung minsan, ang 'pagpaparaan sa apoy' ay singka- 
hulugan ng paghahain. Gayunman, malamang na 
iba-iba rin ang paraan ng pagsamba kay Molec 
sa iba't ibang lugar. Halimbawa, dahil sa impluwen- 
siya ng kaniyang mga asawang banyaga, si Ha- 
ring Solomon ay nagtayo ng matataas na dako para 
kay Molec at sa iba pang mga bathala, ngunit noon 
lamang panahon ni Ahaz nabanggit ang tungkol sa 
paghahain ng mga anak. (1Ha 11:7, 8) Kung ang ka- 
suklam-suklam na gawaing ito ay dati nang gina- 
gawa, tiyak na noon pa man ay tinuligsa na ito 
kasama ng iba pang anyo ng idolatriyang ginagawa 
noong namamahala ang iba't ibang mga hari. Dahil 
dito, naniniwala ang ilang komentarista na ang pa- 
nanalitang “paraanin sa apoy' ay orihinal na kuma- 
kapit sa isang ritwal ng pagpapadalisay ngunit nang 
maglaon ay tumukoy na rin sa aktuwal na pagha- 
hain. 

Maliwanag na “ang pagpaparaan” para kay Molec 
na binanggit sa talababa sa Levitico 18:21 ay tumu- 
tukoy sa pagtatalaga o pag-aalay ng mga anak sa 
huwad na diyos na ito. Ganito ang iba't ibang pag- 
kakasalin sa tekstong ito: “Huwag ibigay ang sinu- 
man sa iyong mga anak para isakripisyo kay Molek.” 
(BSP) “At huwag kang magbibigay ng iyong binhi, 
na iyong palilipatin kay Moloch sa pamamagitan ng 
apoy.” (AS-Tg) “Huwag mong ihahandog kay Moloc 
ang alinman sa iyong mga anak.” (MB) “Huwag 
mong pahihintulutang italaga kay Molec ang sinu- 
man sa iyong supling.”--NW. 

Tanging sina Ahaz at Manases ang mga hari ng 
Juda na sinasabing nagparaan ng kanilang mga 
supling sa apoy. Gayunman, dahil sa pagtataguyod 
ng dalawang haring ito sa paghahain ng mga anak, 
maliwanag na lumaganap ang gawaing ito sa gitna 
ng mga Israelita. (2Ha 16:3, 21:6, Jer 7:31, 19:4, 5: 


423 


32:35; Eze 20:26) Sa ilang pagkakataon, posibleng 
pinapatay muna nila ang mga bata, sa halip na su- 
nugin nang buhay.---Eze 16:20, 21. 

Upang huwag nang paraanin ng mga tao ang ka- 
nilang mga anak sa apoy, dinungisan ni Haring Jo- 
sias ang Topet, na pangunahing sentro ng pagsam- 
ba kay Molec sa Juda. (2Ha 23:10-13) Subalit hindi 
nito lubusang napawi ang gawaing iyon. Sinabi ni 
Ezekiel, na nagsimulang maglingkod bilang propeta 
16 na taon pagkamatay ni Josias, na umiiral ang ga- 
waing iyon noong kaniyang mga araw.---Eze 20:31. 

Ipinapalagay na ang Molec na pinaghahainan ng 
mga bata ay anyong tao subalit may ulo ng toro. Si- 
nasabi na ang imahen ay pinaiinit hanggang sa 
magbaga at ang mga bata ay inihahagis sa nakau- 
nat na mga bisig nito, sa gayo'y nahuhulog sa nag- 
liliyab na hurno sa ibaba. Ang ideyang ito ay ba- 
tay sa paglalarawan ng Griegong istoryador na si 
Diodorus Siculus ng unang siglo B.C.E. hinggil kay 
Cronos o Moloc ng Cartago.---Diodorus of Sicily, XX, 
14, 4-6. 

Tungkol sa pagsasagawa ng astrolohiya may ka- 
ugnayan sa pagsamba kay Molec, tingnan ang As- 
TROLOGO. 


MOLID [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “magsilang; maging ama ni; magluwal']. 
Isang lalaki ng Juda at inapo ni Hezron sa pamama- 
gitan ni Jerameel. Si Molid ay anak ni Abisur sa asa- 
wa nitong si Abihail..— 1Cr 2:4, 5, 9, 25-29. 


MOLOC. 


MORE. 

1. Noong panahon ni Abraham o bago pa nito, 
ang malalaking punungkahoy ng More ay nagsil- 
bing isang kilaláng palatandaan na malapit sa Sikem 
at waring nagpatuloy iyon sa loob ng maraming 
siglo. (Gen 12:6; Deu 11:30; marahil ay tinukoy rin 
sa Gen 35:4; Jos 24:25, 26; Huk 9:6.) Iniuugnay 
ng ilang iskolar ang “malaking punungkahoy ng 
Meonenim” sa “malalaking punungkahoy ng More.” 
(Huk 9:37) Marahil ay “More” ang pangalan ng orihi- 
nal na may-ari ng lupaing malapit sa Sikem at iyon 
ay may isang prominenteng punungkahoy o isang 
kalipunan o taniman ng malalaking punungkahoy. 

2. Pangalan ng isang burol. Sa kapaligiran nito ay 
tinalo ni Gideon ang mga Midianita. (Huk 7:1) Kara- 
niwang ipinapalagay na ang burol na ito ay ang kal- 
bo at kulay-abong tagaytay ng Jebel Dahi (Giv'at 
Ha-More), na mga 8 km (5 mi) sa H ng iminumung- 
kahing lokasyon ng balon ng Harod. 


MORESET, MORESET-GAT [Pag-aari ng 
Gat]. Lumilitaw na bayan ng propetang si Mikas. 
(Jer 26:18, Mik 1:1) Ang Tell el-Judeideh (Tel Go- 
ded), na mga 35 km (22 mi) sa TK ng Jerusalem at 


Tingnan ang MOLEC. 


MORIA 


mga 10 km (6 na mi) sa TS ng Gat, ay isang posib- 
leng lokasyon nito. Ipinahihiwatig ng tambalang pa- 
ngalang Moreset-gat (Mik 1:14) na sa paanuman, 
ang lunsod na ito'y naugnay sa Gat. Marahil ay pi- 
namunuan ito ng Filisteong lunsod na iyon, yamang 
may iba pang mga lugar na nakontrol ang mga Fi- 
listeo bukod sa kanilang limang pangunahing lun- 
sod (isa ang Gat sa limang iyon).-- 1Sa 6:18, 27:5. 
Itinuturing ng ilan na ang Mikas 1:14 ay isang 
pagbibigay ng dobleng kahulugan sa pangalang Mo- 
reset (na nangangahulugang “Pag-aari”). Sa teks- 
tong ito, ang terminong Hebreo para sa “pamamaa- 
lam na mga kaloob” ay tumutukoy sa isang tao 
o pag-aari na pansamantala o permanenteng isinu- 
ko o pinaalis. Kaayon nito, mawawalay sa Sion (Mik 
1:13) ang lunsod na ito, at ang Moreset din mismo 
ang magsisilbing “pamamaalam na mga kaloob.” 


MORIA. Pangalan ng mabato at mataas na lu- 
gar na pinagtayuan ni Solomon ng maringal na 
templo para kay Jehova. Bago nito, binili ng kani- 
yang amang si David ang lugar na ito sa Jebusitang 
si Arauna (Ornan) upang pagtayuan ng altar, ayon 
sa tagubilin ng Diyos para matigil ang salot na bu- 
nga ng kasalanan ni David may kaugnayan sa pag- 
kuha ng sensus.--2Sa 24:16-25, 1Cr 21:15-28, 2Cr 
3:1, tingnan ang ARAUNA. 

Sa sinaunang tradisyong Judio, ang dakong kina- 
roroonan ng templo ay iniuugnay sa bundok na 
nasa “lupain ng Moria” kung saan tinangkang ihan- 
dog ni Abraham si Isaac, ayon sa utos ng Diyos. 
(Gen 22:2: tingnan ang Jewish Antiquities, VII, 329- 
334 [Xxiii, 4].) Mangangahulugan ito na ang bulubun- 
duking rehiyon sa palibot ng Jerusalem ay ang “lu- 
pain ng Moria.” Mula sa Beer-sheba, naglakbay si 
Abraham patungo sa “lupain ng Moria,” at noong 
ikatlong araw, nakita niya mula sa malayo ang lugar 
na iyon na tinukoy ng Diyos.--Gen 21:33, 34; 22: 
4, 19. 

May mga tumututol na iugnay ang Bundok Moria 
sa kinaroroonan ng templo sa Jerusalem, dahil sa 
distansiya nito mula sa Beer-sheba at dahil hindi ito 
makikita “mula sa malayo.” Ngunit si Abraham ay 
“patungo sa lupain ng Moria” nang maglakbay siya. 
Noong unang araw, si Abraham ay bumangon nang 
maaga, siniyahan niya ang kaniyang asno, nagsibak 
siya ng kahoy, ipinasan ito sa hayop, at nagsimulang 
maglakbay. (Gen 22:2, 3) Nang “ikatlong araw ay iti- 
ningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at na- 
kita niya ang dako [ang lupain ng Moria] mula sa 
malayo. Kaya nga, noong ikalawang araw lamang 
buong-araw na naglakbay si Abraham. Tungkol sa 
pagiging nakikita ng Bundok Moria at sa distansiya 
ng paglalakbay patungo roon, ganito ang sinabi ng 
The Illustrated Bible Dictionary: “Gayunman, ang 
distansiya mula sa T Filistia hanggang sa Jerusalem 


MOSA 


ay mga 80 km, na maaaring lakbayin nang 3 araw, 
at sa Genesis ang lugar na tinutukoy ay hindi isang 
‘bundok Moria’ kundi isang bundok sa lupain na may 
gayong pangalan, at ang kabundukang kinatatayu- 
an ng Jerusalem ay nakikita sa malayo. Samakatu- 
wid, walang dahilan upang mag-alinlangan na ang 
paghahain ni Abraham ay nangyari sa kinaroroonan 
ng Jerusalem nang maglaon, kung hindi man sa bu- 
rol ng Templo.” (Inedit ni J. Douglas, 1980, Tomo 2, 
p. 1025) Posible rin na aabot nang mahigit sa dala- 
wang araw ang paglalakad nang mga 80 km (50 mi) 
mula Beer-sheba hanggang Bundok Moria. 

Noong panahon ni Abraham, maliwanag na ang 
Bundok Moria ay malayo sa Salem. Kaya naman, 
hindi makikita ng mga tumatahan sa lunsod ang 
tangkang paghahain kay Isaac. Walang ulat na na- 
saksihan nila ito o na nagtangka silang makialam. 
Pagkalipas ng maraming siglo, waring naging liblib 
na lugar ang Bundok Moria yamang isang giikan 
ang naroroon noong mga araw ni David. Gayun- 
man, walang binanggit na gusali sa lugar na iyon. 
--2Cr 3:1. 

Sa ngayon, ang dambanang Islam na kilala bilang 
Dome of the Rock, ay nasa ibabaw ng Bundok Moria. 
--Tingnan ang JERUSALEM (Noong Bandang Huli). 


MOSA [Isang Paglabag]. 

1. Isang inapo ni Juda at anak ni Caleb sa kani- 
yang babaing si Epa.—1Cr 2:46. 

2. Isang Benjamita at inapo ni Haring Saul. Siya 
ay anak ni Zimri at ama ni Binea.--1Cr 8:33-37, 
9:42, 43. 


MOSERA, MOSEROT. Ang lugar kung saan 
nagkampo ang mga Israelita noong mamatay si 
Aaron. (Deu 10:6) Maliwanag na malapit ito sa Bun- 
dok Hor (kung saan namatay si Aaron). Gayunman, 
hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 
(Bil 33:38) Ang anyong pangmaramihan ng Mosera, 
“Moserot,” ay lumilitaw sa Bilang 33:30, 31 at wa- 
ring tumutukoy sa mas naunang kampamento roon 
ng mga Israelita. 


MOZA [Sinaid (Pinisa: Piniga)]. Isang Benjami- 
tang lunsod. (Jos 18:21, 26) Itinuturing na ang sina- 
unang lugar na ito ay nasa o malapit sa Qalunyah 
(Mevasseret Ziyyon), isang nayon na mga 7 km 
(4.5 mi) sa KHK ng Temple Mount sa Jerusalem. 
Natagpuan sa Jerico at Tell en-Nasbeh ang mga ha- 
wakan ng banga na may tatak ng pangalang Moza. 


MUHON. Nang manirahan ang mga Israelita 
sa Canaan, binigyan ng isang lote ng lupa ang ba- 
wat pamilya, at ang gayong mga ari-arian ay nilag- 
yan ng mga palatandaan, o mga muhon. Hindi ini- 
larawan ang mga ito sa Bibliya, ngunit ang mga ito 
ay maaaring mga poste, mga bato, o mga tudling pa 


424 


nga sa lupa. Ang salitang Hebreo para sa “muhon” 
(gevul') ay kapareho niyaong para sa “hangganan” 
at “teritoryo.” (Gen 10:19, 47:21) Ang ilang muhon 
sa Palestina ay may mga inskripsiyong pagkakaki- 
lanlan. Makakakita rin ng magarbong mga inskrip- 
siyon sa mga palatandaan, o mga batong hangga- 
nan, sa Ehipto at Mesopotamia. Halimbawa, isang 
batong hangganan ni Nabucodonosor I na may ins- 
kripsiyon ang natuklasan sa Nippur. 

Ipinagbawal ng kautusan ni Jehova ang pag- 
uurong ng mga muhon. (Deu 19:14: tingnan din ang 
Kaw 22:28.) Sa katunayan, susumpain noon ang 


Batong hangganan mula sa Susa na nagtatampok 
ng mga sagisag ng mga diyos ng Babilonya na 
sina Ishtar (bituin na may walong tulis), Sin 
(buwang gasuklay), at Shamash (bilog na araw) 


425 


mag-uurong ng “muhon ng kaniyang kapuwa.” (Deu 
27:17) Yamang ang mga may-ari ng lupa ay karani- 
wang umaasa sa ani mula sa kanilang mga lote ng 
lupa, ang pag-uurong ng muhon ay mangangahu- 
lugan ng pagkakait sa isang tao ng ilang bahagi ng 
kaniyang panustos. Ang paggawa nito ay katumbas 
ng pagnanakaw at ganito ito minamalas noong sina- 
unang panahon. (Job 24:2) Ngunit may mga taong 
walang prinsipyo na nagkasala ng ganitong mga 
pang-aabuso, at ang mga prinsipe noong panahon 
ni Oseas ay itinulad sa mga nag-uurong ng hangga- 
nan.---Os 5:10. 

Si Jehova ay makonsiderasyon sa mga nabalo at 
sa mga walang ama. Kaya naman sinasabi na gigi- 
bain niya ang bahay ng mga palalo, “ngunit itatatag 
niya ang hangganan ng babaing balo.” (Kaw 15:25) 
Pagkatapos ay sinasabi rin ng Kawikaan 23:10, 11: 
“Huwag mong iuurong ang sinaunang hangganan, 
at sa bukid ng mga batang lalaking walang ama ay 
huwag kang papasok. Sapagkat ang kanilang Manu- 
nubos ay malakas, siya mismo ang magtatanggol ng 
kanilang usapin sa iyo.” 


MUKHA. Ang mga salitang Hebreo at Griego 
para sa “mukha” (sa Heb., pa-neh/ sa Gr., pro'so'pon) 
ay ginagamit sa iba't ibang diwa, gaya rin ng sali- 
tang Tagalog. 

Kadalasang tumutukoy ito sa literal na mukha, 
ang harapang bahagi ng ulo. (Gen 50:1: Mat 6:16, 
17: San 1:23) Sa katulad na paraan, maaari itong tu- 
mukoy sa harapan o unahang bahagi ng anumang 
bagay. (Exo 26:9: 2Sa 10:9; Eze 2:9, 10, kung saan 
ang terminong Hebreo para sa “mukha” ay isinasa- 
ling “pinakaharap,” o “harap.”) O maaaring ang tinu- 
tukoy nito ay ang ibabaw (Isa 14:21: Job 38:30, Gaw 
17:26) o panlabas na kaanyuan ng isang bagay. 
—lLuc 12:56, San 1:11. 

Saloobin o Katayuan. Ang mga ekspresyon 
ng mukha ng isang tao ay mahalagang palatanda- 
an ng kaniyang saloobin at damdamin. Kaya na- 
man ang “mukha” ay madalas gamitin upang ilara- 
wan ang saloobin ng Diyos at ng tao sa ilalim ng 
iba't ibang kalagayan o upang ipahiwatig ang kata- 
yuan ng isa mula sa pangmalas ng Diyos o ng iba. 
Narito ang ilang malimit na paggamit: 

Ang paghanap sa mukha" ay nangangahulugan 
ng paghiling ng pahintulot na humarap sa isa, ma- 
aaring sa Diyos o sa isang makalupang tagapa- 
mahala, anupat namamanhik ukol sa mapagbiya- 
yang pansin o tulong. (Aw 24:6: 27:8, 9: 105:4; Kaw 
29:26; Os 5:15) May kasabihan ang mga Hebreo na 
‘pagtataas ng mukha ng iba, nangangahulugan ng 
"pagpapakita ng konsiderasyon" sa isang iyon.---1Sa 
25:35; tingnan ang KAWALANG-PAGTATANGI. 

Ang pagpapalambot sa mukha ng iba” ay nagpa- 
pahiwatig ng pagpapahupa sa galit nito o pagtatamo 


MUKHA 


ng kaniyang lingap at kabutihang-loob.---Exo 32:11: 
Aw 119:58. 

Ang pagpapasinag ng mukha ng isa” sa iba ay 
nagpapakita ng lingap (Bil 6:25, ihambing ang Aw 
80:7), at ang paglalagay sa isang tao sa harap ng 
mukha ng isa” ay tumutukoy sa mapagbiyayang 
pansin.--Aw 41:12, ihambing ang Aw 140:13. 

Ang “mukhaan” ay maaaring tumukoy sa matalik 
na pagsasamahan o pagtatalastasan. Sa gayon, si 
Moises ay nagkapribilehiyo na magkaroon ng ga- 
yong malapit na kaugnayan sa Diyos at magamit 
nang lubusan ng Diyos anupat tinukoy siya bilang 
isang propeta “na nakilala ni Jehova nang mukha- 
an.” (Deu 34:10-12) Bagaman sinasabi na nakita ni 
Moises “ang kaanyuan ni Jehova” at na nakipag- 
usap si Jehova sa kaniya nang “bibig sa bibig,” ga- 
yunma'y hindi kailanman literal na nakita ni Moises 
ang mukha ni Jehova. Sa halip, gaya ng ipinakikita 
ng konteksto, ang saligan ng gayong pananalita ay 
ang pakikipag-usap ng Diyos kay Moises sa pama- 
magitan ng mga anghel na tagapagsalita sa haya- 
gan at berbal na pakikipagtalastasan (sa halip na sa 
pamamagitan ng mga pangitain o mga panaginip). 
(Bil 12:6-8, Exo 33:20, Gaw 7:35, 38; Gal 3:19, iham- 
bing ang Gen 32:24-30, Os 12:3, 4.) Ipinaalaala ni 
Moises sa Israel na ang Diyos ay nakipag-usap nang 
“mukhaan” sa kanila, yamang narinig nila ang ma- 
lakas na tinig sa Sinai, bagaman hindi nila aktuwal 
na nakita si Jehova.---Deu 5:4, 4:11-15: Heb 12:19. 

Sa kabaligtaran naman, bago naging tao si Jesus, 
personal niyang nakasama ang Ama, at itinawag- 
pansin niya na nakikita rin ng mga anghel, na mga 
espiritung anak ng Diyos, “ang mukha” ng Diyos, 
habang naglilingkod sila sa kaniyang makalangit na 
mga korte. (Ju 1:18, 8:57, 58; Mat 18:10, ihambing 
ang Luc 1:19.) Sa takdang panahon, makikita rin ni- 
yaong mga tinawag upang maging mga kasamang 
tagapagmana ni Kristo sa langit ang Diyos na Jeho- 
va.--1Ju 3:1-3. 

Nang paghambingin ng apostol na si Pablo ang 
pagkaunawa ng sinaunang kongregasyong Kristiya- 
no sa layunin ng Diyos at ang lubos na kaunawaang 
tatamuhin nila pagkatanggap nila ng kanilang ma- 
kalangit na gantimpala, at nang maunawaan niya 
ang layunin ng Diyos sa kabuuan nito habang natu- 
tupad ang hula, sinabi niya: “Sapagkat sa kasaluku- 
yan ay nakakakita tayo ng malabong anyo sa pama- 
magitan ng salaming metal, ngunit pagkatapos ay 
magiging mukhaan na.”--1Co 13:12, ihambing ang 
2Co 3:18, 4:6. 

Ang pagsasalita sa isa o paggawa ng anumang ba- 
gay sa kaniya “nang mukhaan” ay nagpapahiwatig 
ng prangka at harapang komprontasyon (Deu 7:10; 
Job 21:31), at sa negatibong diwa ay maaari itong 
magpahiwatig ng kapangahasan o kawalang-galang. 


MULA 


(Job 1:11, Isa 65:3) Ang isang kahawig na pananali- 
ta ay ang pagsaway ng mukha. —Aw 80:16. 


Ang pagtutuon o paghaharap ng mukha ng isa" 


ay may diwa ng pagtingin sa isang tunguhin, layu- 
nin, o pagnanais (Gen 31:21, 1Ha 2:15, 2Ha 12:17), 
at mayroon itong diwa ng masidhing intensiyon at 
determinasyon. (2Cr 20:3, Dan 11:16-19, Luc 9:51- 
53) Ttinalaga ni Daniel ang kaniyang mukha kay 
Jehova’ sa diwa na masikap niyang hinanap ang 
Diyos, anupat umaasa sa Kaniyang tulong. (Dan 9:3, 
ihambing ang 2Co 1:11.) Kadalasang mababanaag 
sa mukha ang matibay na determinasyon sa pama- 
magitan ng pagtitiim ng mga labi at panga, gayun- 
din sa pagtitig. Hinggil kay Isaias, 'ginawa niyang 
parang batong pingkian ang kaniyang mukha' dahil 
sa kaniyang determinasyon na huwag siyang maili- 
his ng mga kaaway mula sa ministeryong iniatas sa 
kaniya. (Isa 50:7) Hinggil naman sa mapaghimagsik 
na mga Judeano, “ang kanilang mga mukha ay gi- 
nawa nilang matigas pa kaysa sa malaking bato” da- 
hil sa kanilang pagmamatigas at pagtangging tu- 
manggap ng pagtutuwid. (Jer 5:3) Sa kabilang dako, 
ang “pagtatalaga ni Jehova ng kaniyang mukha la- 
ban’ sa mga lumalabag sa kaniyang matuwid na ka- 
utusan ay nangangahulugan ng pagtatakwil at pag- 
hatol sa kanila, na humahantong sa kapahamakan 
o kamatayan.--Lev 17:10: 20:3-6, Jer 21:10, iham- 
bing ang 1Pe 3:12. 

Ang pagkukubli ng mukha” ay may iba't ibang 
kahulugan, depende sa kalagayan. Ang pagkukubli 
ng Diyos na Jehova ng kaniyang mukha ay kadala- 
sang nangangahulugan ng pagkakait ng kaniyang 
lingap o ng kaniyang umaalalay na kapangyarihan. 
Maaaring resulta ito ng pagsuway ng isang indibi- 
duwal o ng isang kalipunan ng mga tao, gaya ng 
bansang Israel. (Job 34:29, Aw 30:5-8, Isa 54:8, 
59:2) Sa ilang kalagayan, maaari itong mangahulu- 
gan na si Jehova ay nagpipigil na isiwalat ang kani- 
yang sarili sa pamamagitan ng pagkilos o pagsagot, 
anupat hinihintay ang kaniyang takdang panahon. 
(Aw 13:1-3) Nang hilingin ni David na, “Ikubli mo 
ang iyong mukha mula sa aking mga kasalanan,” 
siya'y namamanhik sa Diyos na pagpaumanhinan 
o isaisantabi ang gayong mga pagsalansang.---Aw 
51:9; ihambing ang Aw 10:11. 

Ang pagkukubli, o pagtatakip, ng isang tao 
o ng isang anghel ng kaniyang mukha ay maaa- 
ring magpahayag ng kapakumbabaan o mapitagang 
pagkatakot at paggalang. (Exo 3:6; 1Ha 19:13, Isa 
6:2) Maaari rin itong maging tanda ng pagdadalam- 
hati. (2Sa 19:4) Sa kabaligtaran, may-kabulaanang 
ipinahiwatig ni Elipaz na naging mapagmataas si 
Job dahil sa kasaganaan nito, anupat, sa diwa, 'tina- 
takpan niya ang kaniyang mukha ng kaniyang kata- 
baan.’ (Job 15:27) Gaya sa kalagayan ni Haman, ka- 


426 


pag tinakpan ng iba ang mukha ng isa, maaari itong 
mangahulugan ng kahihiyan at posibleng pati ng 
kapahamakan.---Es 7:8, ihambing ang Aw 44:15: Jer 
51:51. 

Ang Ppagtatalikod ng mukha'o ‘hindi paghaharap 
ng mukha'ay maaaring magpahiwatig ng mapang- 
insultong pagwawalang-bahala o paghamak. (2Cr 
29:6, Jer 2:27: 32:33) Ipinakikita ng Diyos ang kani- 
yang paghamak sa mga tumatanggi sa kaniyang 
payo sa pamamagitan ng paghaharap sa kanila ng 
“likod, at hindi mukha,” sa kanilang araw ng kasa- 
kunaan.---Jer 18:17. 

Ang pagdura sa mukha" ng iba ay tahasang nag- 
papakita ng pagdusta o panghihiya.--Bil 12:14: Deu 
25:9, Isa 50:6, Mat 26:67. 

Ang Persona, Pagkatao o Presensiya ng Isa. 
Yamang ang mukha ang pinakanatatanging baha- 
gi ng katawan ng isang tao, anupat ipinakikila- 
la siya nito nang higit kaysa sa alinpamang ba- 
hagi ng katawan at dito rin higit na nababanaag 
ang kaniyang personalidad, ang salitang “mukha” 
ay ginagamit kung minsan bilang metonimya para 
sa persona o pagkatao ng isa. Halimbawa, tingnan 
ang 2 Samuel 7:9, 17:11: at Gawa 3:19, kung saan 
ang mga pananalitang “sa harap mo” (sa pariralang 
“mula sa harap mo”), “iyong sariling pagkatao,” at 
“persona” ay nagmula sa orihinal na mga salitang 
Hebreo o Griego para sa “iyong mukha” o “mukha.” 

Sa Hebreo, ang “tinapay na pantanghal” sa taber- 
nakulo ay literal na tinatawag na tinapay ng mukha 
(Exo 25:30), samakatuwid nga, iyon ang tinapay ng 
presensiya ni Jehova. Idiniriin ng pananalitang ito 
ang kaniyang pagiging malapit sa bayan gaya ng 
isinasagisag sa santuwaryo. 

Iba Pang mga Paggamit at mga Termino. 
Kung minsan, ang terminong Griego para sa “muk- 
ha” (pro'so'pon) ay tumutukoy sa “panlabas na ka- 
anyuan" ng isang tao, dahil sa kaniyang kayamanan 
o karukhaan, mataas na ranggo o mababang posis- 
yon, at iba pang katulad na mga bagay.---Mat 22:16, 
2Co 5:12; Gal 2:6. 

Kung minsan, ang salitang Hebreo na 'aph (ilong, 
mga butas ng ilong) ay tumutukoy sa dakong naka- 
paligid sa ilong at sa gayon ay isinasalin bilang 
“mukha,” kadalasan ay may kinalaman sa pagyu- 
kod. (Gen 3:19: 19:1, 48:12) Ang Hebreong @'yin 
(mata) naman ay ginagamit may kaugnayan kay 
Jehova kapag nagpapakita siya sa kaniyang bayan 
nang “mukhaan” sa makasagisag na paraan.--Bil 
14:14, tlb sa Rbi8. 


MULA [sa Heb., peredh, pirdah' (mulang- 
babae)]. Ang mula [sa Ingles, mule] ay supling ng 
asnong lalaki at kabayong babae. Ang katawan ng 
mula ay kahawig ng sa kabayo, ngunit ang maikli at 


427 


malaking ulo nito, mahahabang tainga, maikling ki- 
ling, maliliit na paa, at buntot na may mahahabang 
balahibo, ay mga katangian ng asno. Nagsanib sa 
mula (Equus asinus mulus) ang ilan sa magagan- 
dang katangian ng mga magulang nito: ang tibay at 
katatagan ng asno, at ang lakas, sigla, at tapang ng 
kabayo. Di-tulad ng kabayo, ang mula ay bihirang 
magkasakit, mas matiisin kapag nagdadala ng ma- 
bibigat na pasan, at mas mahaba ang buhay. Ang 
hinny, na supling naman ng barakong kabayo at as- 
nong babae, ay mas maliit sa mula at hindi kasinla- 
kas at kasingganda nito. Maliban sa iilang eksepsi- 
yon, ang lalaki at babaing mula ay kapuwa baog. 

Ang mga mula ay kasama sa mga kaloob na dina- 
dala kay Solomon ng mga haring nagnanais maka- 
rinig ng kaniyang karunungan. (1Ha 10:24, 25, 2Cr 
9:23, 24) Malamang na ang ibang mga mula ay ga- 
ling sa mga negosyanteng gaya ng mga taga-Feni- 
cia. (Eze 27:8, 9, 14) Noong panahon ni David, ang 
mga mula ay sinasakyan ng mga taong prominen- 
te. Ang mulang-babae ni David ay itinalagang ga- 
mitin ni Solomon noong papahiran siya sa Gihon bi- 
lang hari.--2Sa 13:29, 18:9, 1Ha 1:33, 34, 38, 39. 

Ang mga mula ay pinahalagahan bilang mga ta- 
gapagdala ng pasan. (2Ha 5:17: 1Cr 12:40) Sa pama- 
magitan ng kaniyang propetang si Isaias, sinabi ni 
Jehova na ang mga mula ay isa sa mga transportas- 
yong magdadala ng kaniyang nangalat na bayan 
pabalik sa Jerusalem. (Isa 66:20) Kaya naman, ka- 
pansin-pansin na bilang katuparan ng hula, ang 
mga bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya ay 
nagdala ng 245 mula, bukod pa sa ibang mga hayop 
na pantrabaho.---Ezr 2:66: Ne 7:68. 

Ang mga tao ay pinapayuhang huwag maging 
mga taong walang pagkaunawa, tulad ng kabayo 
o mula na ang sigla ay kailangang supilin sa pama- 
magitan ng renda o ng preno.--Aw 32:9. 


MULING-PAGLALANG. Tingnan ang Pas- 
LALANG, NILALANG, TRIBO. 


MUPIM. [Isa sa “mga anak” ni Benjamin (Gen 
46:21): maliwanag na siya rin si Sepupam (Bil 
26:39), si Sepupan (1Cr 8:5), at si Supim (1Cr 7:12). 


MURALYA. Isang bunton ng lupa o mga bato, 
o isang pader pa nga, na itinayo bilang isang kuta sa 
palibot ng isang lugar. 

Ang muralyang pangubkob (sa Heb., solelah') ay 
isang bunton ng lupa (at kung minsan, ng mga 
bato) na itinindig ng isang hukbo upang maging 
isang dahilig na pagsasampahan ng mga pambun- 
dol at iba pang mga kasangkapang pangubkob laban 
sa isang nakukutaang lunsod. (2Sa 20:15) Nagtindig 
ng isang muralyang pangubkob ang Asiryanong 
hari na si Senakerib laban sa Lakis. Ipinakikita ng 


MUSARANYA, MGA 


mga paghuhukay sa Lakis na ang muralyang ito ay 
pangunahin nang binubuo ng mga bato na pinagdi- 
kit-dikit ng maraming argamasa. Gayunman, hindi 
nakapagtindig si Senakerib ng muralyang pangub- 
kob laban sa Jerusalem.---2Ha 19:32. 

Inihula na magtitindig si Nabucodonosor na hari 
ng Babilonya ng mga muralyang pangubkob laban 
sa Jerusalem at laban sa Tiro. (Jer 6:6: Eze 21:22, 26: 
7, 8) Makahulang inilarawan ang pagkubkob laban 
sa Jerusalem nang tagubilinan si Ezekiel na magli- 
lok ng isang modelo ng Jerusalem sa isang laryo 
at magtayo ng isang muralyang pangubkob laban 
doon.--Eze 4:1, 2. 

Lumilitaw na ang muralya (sa Heb., matsohr') na 
binanggit sa Zacarias 9:3, 4 ay tumutukoy sa mati- 
tibay na kuta ng Tiro, na binubuo ng matataas na 
pader na yari sa malalaking bloke ng bato. Pagkati- 
bay-tibay ng lunsod ng Babilonya, anupat mayroon 
itong panloob na muralya at panlabas na muralya 
na kapuwa yari sa mga laryo.--Tingnan ang BABI- 
LONYA Blg. 1. 

Sa ilang kaso, ang muralya (sa Heb., chehl) na ba- 
hagi ng mga kuta ng isang lunsod ay gawa sa lupa 
na dinukal noong hukayin ang isang bambang sa 
palibot ng lunsod. Ang taas ng muralyang nalik- 
ha nang gawin ang bambang sa Hazor ay mga 15 m 
(50 piye). Dahil dito, ang tuktok ng muralya, kung 
susukatin mula sa sahig ng bambang, ay may taas 
na halos 30 m (100 piye). Ang lunsod ng Jerusalem 
ay may sariling mga kuta, kasama na rito ang isang 
muralya.--Aw 122:7; 48:13, tingnan ang KUTA. 

Ang tulong o “kaligtasan” na mula sa Diyos ay 
maaaring maging isang tiyak na pananggalang, 
anupat maihahambing sa mga pader at muralya. Sa 
gayon, habang maliwanag na tinutukoy ang Jerusa- 
lem, sinasabi ng Isaias 26:1 kung ano ang gagawin 
ng Diyos na Jehova para sa lunsod: “Itinatalaga niya 
ang kaligtasan bilang mga pader at muralya.” 


MUSARANYA, MGA [sa Heb., chaphar- 
parohth” sa Ingles, shrewmice]. Maliliit at tulad- 
dagang mga hayop na nababalutan ng pino at ma- 
iikling balahibo. Ipinapalagay na ang termino para 
sa musaranya sa orihinal na wika ay halaw sa sali- 
tang-ugat na nangangahulugang “maghukay.” (Gen 
26:15) Kaya naman iminumungkahi ng maraming 
iskolar na maaaring tumutukoy ito sa alinman sa 
sari-saring uri ng mga hayop na naghuhukay ng 
lungga, kabilang na ang daga, bubuwit, dagang- 
lupa, herboa, at mga katulad nito. Gayunman, ayon 
kina Koehler at Baumgartner, ang chapharpa-rohth' 
ay tumutukoy sa “mga musaranya.”--Lexicon in 
Veteris Testamenti Libros, Leiden, 1958, p. 322. 
Ang mga musaranya ay may mahahaba at payat 
na nguso, maliliit na mata, at pabilog na mga tainga 


MUSI 


na waring nilamukos. Palibhasa'y malalakas kuma- 
in, sa isang maghapon, kayang kainin ng mga mu- 
saranya ang dami ng pagkaing higit sa kanilang 
timbang. Ang pangunahing kinakain nila ay mga 
insekto at mga bulati, bagaman kumakain din sila 
ng maliliit na hayop na kasinlaki nila o mas malala- 
ki pa, gaya ng mga bubuwit. Tinukoy ni I. Aharoni 
ang uri ng musaranya na binanggit sa Isaias 2:20 
bilang Crocidura religiosa.--Osiris, Brugge, 1938, 
Tomo 5, p. 463. 


MUSI. Apo ni Levi at anak ni Merari. (Exo 6:16, 
19) Si Musi ay nagkaanak ng tatlong lalaki at pinag- 
mulan ng isang pamilya na tinatawag na mga Mu- 
sita.--1Cr 23:23, Bil 26:58. 


MUSIKA. Isa sa mga kaloob ng Diyos na ma- 
gagamit ng tao upang papurihan at pasalamatan 
ang kaniyang Maylalang at upang ipahayag ang ka- 
niyang damdamin, ang kaniyang lungkot at saya. 
Noon, ang pag-awit ay partikular na naging promi- 
nente sa pagsamba sa Diyos na Jehova, ngunit gu- 
manap din ng mahalagang papel ang musikang 
tugtugin, o instrumental. Hindi lamang ito isinaliw 
sa awit ng mga manganganta kundi pinaganda rin 
nito ang kanilang pag-awit. Kaya naman hindi ka- 
taka-taka na mula sa pasimula hanggang sa katapu- 
san nito, maraming pagtukoy sa Bibliya kapuwa sa 
musikang awitin at sa musikang tugtugin, anupat 
ang mga ito ay maaaring mayroon o walang kaug- 
nayan sa tunay na pagsamba.--Gen 4:21: 31:27, 
1Cr 25:1: Apo 18:22. 

Kasaysayan. Sa Bibliya, ang unang pagtukoy 
sa musika ay nang panahon bago ang Baha, noong 
ikapitong salinlahi mula kay Adan: “[Kay Jubal] 
nagpasimula ang lahat niyaong humahawak ng alpa 
at ng pipa.” Maaaring inilalarawan nito ang pagka- 
kaimbento ng unang mga panugtog o marahil ay 
ang pagtatatag pa nga ng isang uri ng propesyon ng 
mga manunugtog.---Gen 4:21. 

Noong panahon ng mga patriyarka, waring na- 
ging mahalagang bahagi ng buhay nila ang musika, 
kung ibabatay sa pagnanais ni Laban na mamaalam 
kay Jacob at sa kaniyang mga anak na babae nang 
may awitan at tugtugan. (Gen 31:27) Nagkaroon ng 
awitan na may kasaliw na tugtugan nang ipagdi- 
wang ang pagkaligtas sa Dagat na Pula at ang ma- 
tagumpay na pagbabalik ni Jepte, ni David, at ni 
Saul mula sa pakikipagbaka.--Exo 15:20, 21: Huk 
11:34, 1Sa 18:6, 7. 

Sa dalawang okasyon na dinala ang Kaban pa- 
tungo sa Jerusalem, kasama noon ang mga ma- 
nganganta at mga manunugtog. (1Cr 13:8, 15:16) 
Noong mga huling taon ng buhay ni David, pinatnu- 
bayan ni Jehova, sa pamamagitan ng kaniyang mga 
propetang sina Natan at Gad, ang pagtatatag ng or- 


428 


ganisasyong pangmusika para sa santuwaryo.--- 1Cr 
23:1-5, 2Cr 29:25, 26. 

Sa templo ni Solomon lubusang gumana ang orga- 
nisasyong pangmusika na sinimulan ni David. Maki- 
kita ang karingalan at pagkakasari-sari ng musika 
noong ialay ang templo sa dahilang ang mga manu- 
nugtog pa lamang ng trumpeta ay 120 na. (2Cr 5:12, 
13) Ngunit nang magpabaya ang bansa sa kanilang 
katapatan kay Jehova, naapektuhan ang lahat ng as- 
pekto ng tunay na pagsamba, pati na ang musika. 
Gayunman, nang isagawa ng mga haring sina Heze- 
kias at Josias ang kanilang mga reporma, at nang 
bumalik ang mga Judio mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya, gumawa ng mga pagsisikap upang muling 
itatag ang kaayusan sa musika na sinabi ni Jehova 
na nais niya. (2Cr 29:25-28, 35:15: Ezr 3:10) Nang 
maglaon, noong pasinayaan ni Nehemias ang pader 
ng Jerusalem, nakaragdag nang malaki sa kagala- 
kan ng okasyon ang mga Levitang mang-aawit na 
sinaliwan ng lahat ng iba't ibang uri ng panugtog. 
(Ne 12:27-42) Bagaman wala nang sinasabi pa ang 
Kasulatan tungkol sa musika may kaugnayan sa 
pagsamba sa templo pagkaraan ng panahon ni Ne- 
hemias, binabanggit naman sa ibang mga rekord, 
gaya ng Talmud, na ang musika ay ginagamit sa 
templo hanggang noong wasakin ang Jerusalem no- 
ong 70 C.E. 


Gaano karami ang mga tauhan na 
naglaan ng musika sa templo 
sa Jerusalem? 


Kaugnay ng mga paghahanda para sa templo ni 
Jehova, ibinukod ni David ang 4,000 Levita para sa 
paglilingkod bilang mga mang-aawit at mga manu- 
nugtog. (1Cr 23:4, 5) Sa mga ito, 288 ang “sinanay 
sa pag-awit kay Jehova, ang lahat ay mga bihasa.” 
(1Cr 25:7) Ang buong kaayusan ay nasa ilalim ng 
pangangasiwa ng tatlong mahuhusay na manunug- 
tog, sina Asap, Heman, at Jedutun (lumilitaw na 
nagngangalan ding Etan). Yamang ang bawat isa sa 
mga lalaking ito ay inapo ng isa sa tatlong anak ni 
Levi na sina Gersom (ninuno ni Asap), Kohat (ninu- 
no ni Heman), at Merari (ninuno ni Jedutun), kung 
gayon, nagkaroon ng kinatawan ang tatlong pangu- 
nahing Levitang pamilya sa organisasyong pangmu- 
sika ng templo. (1Cr 6:16, 31-33, 39-44: 25:1-6) Ang 
mga anak ng tatlong lalaking ito ay may kabuuang 
bilang na 24, na pawang kabilang sa nabanggit na 
288 dalubhasang manunugtog. Sa pamamagitan ng 
palabunutan, bawat anak ay inatasang maging ulo 
ng isang pangkat ng mga manunugtog. Sa ilalim ng 
kaniyang pangunguna, mayroon pang 11 “bihasa,” 
na pinili naman mula sa sarili niyang mga anak ga- 
yundin sa iba pang mga Levita. Sa ganitong paraan, 


429 


ang 288 ([1 + 11] x 24 = 288) bihasang Levitang 
manunugtog, tulad ng mga saserdote, ay pinagbu- 
kud-bukod sa 24 na grupo. Kung hahati-hatiin sa ga- 
yong paraan ang lahat ng natitirang 3,712 “nag- 
aaral,” sa katamtaman ay madaragdagan ng mga 
155 ang bawat isa sa 24 na pangkat, anupat nanga- 
ngahulugang sa bawat “bihasa” ay may nakaatas na 
mga 13 Levita sa iba't ibang yugto ng edukasyon at 
pagsasanay sa musika. (1Cr 25:1-31) Yamang mga 
saserdote ang mga manunugtog ng trumpeta, magi- 
ging karagdagan pa sila sa bilang ng mga Levitang 
manunugtog.---2Cr 5:12: ihambing ang Bil 10:8. 

Musikang Tugtugin, o Instrumental. Kaun- 
ting-kaunting impormasyon ang ibinibigay ng Bib- 
liya may kinalaman sa hugis o kayarian ng mahigit 
sa isang dosenang iba't ibang panugtog na bina- 
banggit nito. Dahil dito, ang pangunahing pinag- 
babatayan ng karamihan sa mga iskolar ay ang 
mga natuklasan ng mga arkeologo tungkol sa mga 
panugtog na ginagamit sa makabagong-panahong 
mga bansa na nasa palibot. Gayunman, maaaring 
hindi laging mapagkakatiwalaan ang giyang ito, ya- 
mang noon, waring mas mahusay ang Israel sa mu- 
sika kung ihahambing sa kaniyang mga kalapit na 
bayan. Karagdagan pa, iniuugnay ng ilan ang iba't 
ibang panugtog sa Kasulatan sa mga panugtog na 
ginagamit sa makabagong panahon sa Gitnang Sila- 
ngan, mga panugtog na diumano'y may sinaunang 
pinagmulan. Ngunit ito man ay pala-palagay la- 
mang. 

Ang mga panugtog sa Bibliya ay maaaring pag- 
pangkat-pangkatin gaya ng sumusunod: 

De-kuwerdas: alpa, laud, sitara. 

Hinihipan: gaita, (posibleng) nehilot, pipa, 
plawta, tambuli, trumpeta. 

Pinupukpok: simbalo, sistro, tamburin. 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang in- 
dibiduwal na mga artikulo tungkol sa nabanggit na 
mga panugtog. 

Walang dahilan upang maniwala na hindi pulido 
ang disenyo, pagkakayari, o tunog ng mga panugtog 
noon sa Israel. Sinasabi ng Bibliya na ang mga alpa 
at mga panugtog na de-kuwerdas para sa templo ay 
gawa sa pinakapiling kahoy ng algum na inangkat 
pa mula sa ibang lugar, ang mga trumpeta naman 
ay yari sa pilak. (1Ha 10:11, 12, Bil 10:2) Walang 
alinlangan na ang pinakabihasang mga manggaga- 
wa ang ginamit sa paggawa ng mga panugtog sa 
templo. 

Kapuwa ang Kasulatan at ang di-Biblikal na mga 
manuskritong ginawa bago ang Karaniwang Pana- 
hon ay nagpapatotoo sa kalidad ng mga panugtog 
na iyon, gayundin sa kahusayan ng mga manunug- 
tog na Israelita. Sinasabi sa Dead Sea Scrolls na may 
mga trumpeta na tinakdaan ng sari-sari at masasa- 


MUSIKA 


limuot na hudyat na patutunugin nang “waring sa 
pamamagitan ng iisang bibig.” Mangangailangan ito 
hindi lamang ng dalubhasang mga manunugtog 
kundi ng mga panugtog din na maaaring itono 
upang magkatugma-tugma. Ipinakikita ng kinasi- 
hang ulat na naging napakaayos ng musika noong 
pasinayaan ang templo ni Solomon: 'Ang [isang 
daan at dalawampung] mga manunugtog ng trum- 
peta at ang mga mang-aawit ay nagkaisa sa pagpa- 
parinig ng isang tunog. —2Cr 5:12, 13. 

Apat na uri ng panugtog lamang ang tiyakang iti- 
natala ng Bibliya bilang bahagi ng orkestra ng tem- 
plo: trumpeta, alpa, panugtog na de-kuwerdas (sa 
Heb., nevalim'), at simbalo. Bagaman tila hindi ito 
kumpletong orkestra kung ibabatay sa makabagong 
mga pamantayan, hindi naman ito nilayong maging 
isang symphony orchestra, kundi bilang saliw la- 
mang sa pag-awit sa templo. Ang gayong kombi- 
nasyon ng mga panugtog ay angkop na angkop sa 
ganitong layunin.---2Cr 29:25, 26: Ne 12:27, 41, 42. 

Tungkol sa mga panahon ng pagpapatunog sa 
sagradong mga panugtog na ito, binabanggit ng Ka- 
sulatan ang sumusunod may kaugnayan sa mga 
trumpeta: “Sa araw ng inyong pagsasaya at sa in- 
yong mga kapanahunan ng pista at sa mga pasimu- 
la ng inyong mga buwan, hihipan ninyo ang mga 
trumpeta sa harap ng inyong mga handog na sinu- 
sunog at ng inyong mga haing pansalu-salo.” (Bil 
10:10) Nang maitatag na ang organisasyong pang- 
musika ng templo, malamang na inilakip sa mga 
trumpeta ang iba pang mga panugtog sa panahon 
ng gayong mga kapistahan at sa iba pang panta- 
nging mga okasyon. Ang konklusyong ito, gayundin 
ang pamamaraang sinunod hinggil sa musika, ay 
waring ipinahihiwatig ng pagkakasunud-sunod ng 
mga pangyayari na inilarawang naganap nang isa- 
uli ni Haring Hezekias ang mga sagradong pagli- 
lingkod matapos niyang linisin ang templo: “Nang 
sandaling pasimulan ang handog na sinusunog, ang 
awit kay Jehova ay nagsimula at gayundin ang mga 
trumpeta, sa ilalim nga ng pangunguna ng mga pa- 
nugtog ni David na hari ng Israel. At ang buong 
kongregasyon ay yumuyukod habang ang awit ay 
umaalingawngaw at ang mga trumpeta ay tumutu- 
nog nang malakas---ang lahat ng ito ay hanggang 
sa matapos ang handog na sinusunog.” (2Cr 29:27, 
28) Ang bagay na ang mga trumpeta ay nasa “ilalim 
ng pangunguna ng mga panugtog ni David’ ay wa- 
ring nangangahulugan na ang tunog na nalikha ng 
mga manunugtog ng trumpeta ay nagsilbing kapu- 
punan ng ibang mga panugtog sa halip na mangi- 
babaw sa mga iyon. Ang buong kalipunan ng mga 
manunugtog ay nakaposisyon “sa dakong silangan 
ng altar.”--2Cr 5:12. 

Musikang Inaawit. Mga lalaking Levita la- 
mang ang mga mang-aawit noon sa templo. Hindi 


MUSIKA 


kailanman sinasabi sa Kasulatan na nagkaroon ng 
mga babaing manganganta sa templo. Malinaw na 
ipinakikita ng isa sa mga Targum (tungkol sa Ec 2:8) 
na walang mga babaing mang-aawit sa koro. Palib- 
hasa'y pinagbabawalan ang mga babae na pumasok 
man lamang sa ilang bahagi ng templo, talagang 
imposibleng magkaroon sila ng anumang opisyal na 
posisyon doon.---2Cr 5:12: Ne 10:39: 12:27-29. 

Itinuring na napakahalaga ang pag-awit sa tem- 
plo. Makikita ito sa maraming pagtukoy ng Kasula- 
tan sa mga mang-aawit at sa 'pagpapalaya sa kani- 
la mula sa tungkulin na karaniwan sa ibang mga 
Levita upang lubusan nilang maiukol ang kanilang 
sarili sa kanilang paglilingkod. (1Cr 9:33) Ang pag- 
tatala sa kanila nang bukod sa gitna niyaong mga 
bumalik mula sa Babilonya ay nagdiriin sa kahala- 
gahan ng pagpapatuloy nila bilang isang panta- 
nging pangkat ng mga Levita. (Ezr 2:40, 41) Maging 
ang awtoridad ng Persianong hari na si Artajerjes 
(Longimanus) ay ginamit para sa kanilang kapaka- 
nan, anupat pinalibre sila, kasama ng iba pang mga 
pantanging pangkat, mula sa 'buwis, tributo, at si- 
ngil.” (Ezr 7:24) Nang maglaon, iniutos ng hari na 
dapat magkaroon ng “takdang paglalaan para sa 
mga mang-aawit ayon sa pangangailangan sa bawat 
araw.” Bagaman si Artajerjes ang kinikilalang nagbi- 
gay ng utos na ito, malamang na si Ezra ang nagpa- 
labas niyaon salig sa kapangyarihang ipinagkalo- 
ob sa kaniya ni Artajerjes. (Ne 11:23, Ezr 7:18-26) 
Sa gayon, mauunawaan natin kung bakit tinutukoy 
ng Bibliya ang mga mang-aawit bilang isang pan- 
tanging kalipunan, anupat binabanggit “ang mga 
mang-aawit at ang mga Levita,” bagaman mga Le- 
vita rin sila.--Ne 7:1, 13:10. 

Bukod sa pagsamba sa templo, may iba pang mga 
mang-aawit, kapuwa mga lalaki at mga babae, na 
binabanggit sa Kasulatan. Halimbawa, nariyan ang 
mga mang-aawit na lalaki at babae na tinutustusan 
noon ni Solomon sa kaniyang korte, gayundin ang 
mga 200 mang-aawit na lalaki't babae na bumalik 
mula sa Babilonya, bukod pa sa mga Levitang ma- 
nunugtog. (Ec 2:8, Ezr 2:65, Ne 7:67) Ang mga di- 
Levitang mang-aawit na ito, na karaniwan sa Israel, 
ay ginagamit noon hindi lamang upang higit na ma- 
pasigla ang iba't ibang masasayang okasyon kundi 
upang umawit din ng mga panambitan sa mga pa- 
nahon ng pamimighati. (2Sa 19:35, 2Cr 35:25, Jer 
9:17, 20) Waring ang kaugalian ng pag-upa ng pro- 
pesyonal na mga manunugtog sa mga panahon ng 
kagalakan at ng kalungkutan ay nagpatuloy hang- 
gang noong panahong naririto si Jesus sa lupa. 
—Mat 11:16, 17. 

Bagaman ang musika ay hindi gaanong promi- 
nente sa Kristiyanong Griegong Kasulatan kung iha- 
hambing sa maraming pagtukoy rito sa Hebreong 
Kasulatan, binigyang-pansin din naman ito sa baha- 


430 


ging iyon ng Kasulatan. Sa Griegong Kasulatan, ang 
musikang tugtugin may kaugnayan sa tunay na 
pagsamba ay sa makasagisag na diwa lamang bina- 
banggit (Apo 14:2); gayunman, waring ang pag- 
awit ay pangkaraniwan sa gitna ng mga lingkod ng 
Diyos. Halimbawa, si Jesus at ang kaniyang mga 
apostol ay umawit ng mga papuri pagkatapos ng Ha- 
punan ng Panginoon. (Mar 14:26) Inilahad ni Lucas 
ang pag-awit nina Pablo at Silas sa loob ng bilang- 
guan, at pinasigla ni Pablo ang kaniyang mga kapa- 
nanampalataya na umawit ng mga awit ng papuri 
kay Jehova. (Gaw 16:25, Efe 5:18, 19, Col 3:16) Ang 
pananalita naman ni Pablo sa 1 Corinto 14:15 may 
kinalaman sa pag-awit ay waring nagpapahiwatig 
na isa itong regular na bahagi ng pagsambang Kris- 
tiyano. Nang itala ni Juan ang kaniyang kinasihang 
pangitain, sinabi niya na ang iba't ibang makalangit 
na nilalang ay umaawit sa Diyos at kay Kristo. 
--Apo 5:8-10; 14:3: 15:2-4. 

Katangian ng Musika sa Bibliya. Dahil mas 
mataas ang antas ng moralidad ng mga Israelita at 
mas mahusay ang kanilang panitikan, gaya ng ma- 
kikita sa mga tula at prosa ng Hebreong Kasulatan, 
malamang na ang musika ng sinaunang Israel ay 
nakahihigit din kaysa sa musika ng mga bansang 
kapanahon nito. Walang alinlangan na ang inspira- 
syon sa musika ng Israel ay lubhang mas marangal 
kaysa sa inspirasyon sa musika ng karatig na mga 
bansa. Kapansin-pansin ang isang Asiryanong ba- 
horelyebe kung saan ipinakikita si Haring Senakerib 
na sumisingil kay Haring Hezekias ng tributo na bi- 
nubuo kapuwa ng mga lalaki at mga babaing ma- 
nunugtog.--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 288. 

Matagal nang naniniwala ang ilan na ang musika 
ng mga Hebreo ay puro melodya at walang armon- 
ya. Gayunman, ang pagiging prominente ng alpa at 
ng iba pang mga panugtog na de-kuwerdas sa Isra- 
el ay lubusang nagpapabulaan sa palagay na ito. 
Mahirap isipin na ang isang manunugtog ay gaga- 
mit ng isang panugtog na maraming kuwerdas at 
hindi niya mapapansin na kaayaaya ang kombina- 
syon ng partikular na mga tono o na ang isang espe- 
sipikong serye ng mga nota gaya sa isang arpeggio 
ay nakalilikha ng kaayaayang tunog. Si Curt Sachs, 
isang may-kabatirang mapagkukunan ng imporma- 
syon hinggil sa kasaysayan ng musika, ay nagsabi: 
“Hindi kapani-paniwala ang malalim-ang-pagkaka- 
ugat na maling akala na ang armonya at polyphony 
[kombinasyon ng dalawa o higit pang mga bahagi 
ng musika o mga boses] ay pantanging pag-aari 
ng Edad-Medyang Kanluran at makabagong Kanlu- 
ran.” Sinabi pa niya na kahit sa mga primitibong 
kultura, maraming halimbawa ng musika sa mga 
interval na kinta, kwarta, tersera gayundin sa mga 
oktaba ang masusumpungan, at na sa gitna ng mga 


431 


taong ito, pati na sa ilang tribong Pygmy, ang nag- 
papang-abot na antiphony (halinhinang pag-awit 
ng dalawang pangkat ng mga manganganta) ay na- 
uwi sa regular na pag-awit sa istilong canon. 

Batay sa isang pambuong-daigdig na pananalik- 
sik, iniharap ni Sachs ang konklusyon na “ang mga 
koro at mga orkestra na nauugnay sa Templo sa Je- 
rusalem ay nagpapahiwatig ng mataas na pamanta- 
yan ng edukasyon, kasanayan, at kaalaman sa mu- 
sika.” Nagpatuloy siya: “Mahalagang kilalanin na 
ang musika ng sinaunang Kanluraning Silangan ay 
ibang-iba sa inaakala ng mga mananalaysay ng 
ikalabinsiyam na siglo. . . . Bagaman hindi natin 
alam kung ano ang tunog ng sinaunang musikang 
iyan, mayroon tayong sapat na katibayan hinggil 
sa kapangyarihan, dignidad, at kagalingan niyaon.” 
--The Rise of Music in the Ancient World: East and 
West, 1943, p. 48, 101, 102. 

Isang kahawig na konklusyon ang ipinahihiwatig 
ng Kasulatan. Bilang halimbawa, ang pananalitang 
“Sa [Para sa] tagapangasiwa” (NW; AT) ay mahigit 
sa 30 ulit na lumilitaw sa mga superskripsiyon ng 
Mga Awit. (Aw 11, at iba pa) Ang ibang mga salin 
naman ay kababasahan ng “tagapangasiwa ng koro" 
(Kx; JB, Mo, RS), “Pangulong Manunugtog” (AS), 
“Punong Manunugtog” (KJ; Le, Ro), at “Tagapangasi- 
wa ng Banda” (Fn). Waring ang terminong Hebreo 
ay tumutukoy sa isa na sa paanuman ay nanganga- 
siwa sa paraan ng pag-awit, sa pagsasaayos nito, sa 
pag-eensayo at pagsasanay sa mga Levitang mang- 
aawit, o sa opisyal na pag-awit dito. Marahil ay ipi- 
natutungkol ito sa pinuno ng bawat isa sa 24 na gru- 
po ng mga manunugtog sa santuwaryo, o maaaring 
isa sa mahuhusay na manunugtog, yamang sinasa- 
bi ng ulat na sila ay 'gaganap bilang mga tagapa- 
ngasiwa. (1Cr 15:21: 25:1, 7-31) Sa mga 20 iba 
pang Awit, mas espesipiko pa ang pagtukoy ng 
mga superskripsiyon sa “mga tagapangasiwa": “Sa 
tagapangasiwa ng mga panugtog na de-kuwerdas,” 
“Sa tagapangasiwa sa mababang oktaba,” at iba pa. 
(Aw 4, 12, at iba pa; tingnan ang SEMINIT.) Karag- 
dagan pa, tinutukoy rin ng Kasulatan ang “mga 
ulo ng mga mang-aawit,” “mga bihasa,” at mga 
“nag-aaral.” Ang mga ito ay pawang nagpapatotoo 
sa isang mataas na pamantayan ng musika.--Ne 
12:46: 1Cr 25:7, 8. 

Waring ang karamihan sa mga panggrupong pag- 
awit sa Israel noon ay sa istilong antiphony, anupat 
maaaring dalawang kalahati ng koro ang naghaha- 
linhinan sa pag-awit ng magkakatulad na mga lin- 
ya, o isang soloista at isang sumasagot na koro ang 
naghahalinhinan. Sa Kasulatan, lumilitaw na tinu- 
tukoy ito bilang “pagtugon.” (Exo 15:21, 1Sa 18:6, 7) 
Ang ganitong uri ng pag-awit ay ipinahihiwatig ng 
mismong pagkakasulat ng ilan sa mga awit, gaya ng 


MUSTASA 


Awit 136. Ang paglalarawan sa dalawang malala- 
king koro ng pasasalamat noong panahon ni Nehe- 
mias at sa bahaging kanilang ginampanan noong 
pasinayaan ang pader ng Jerusalem ay nagpapahi- 
watig na ganitong istilo ng pag-awit ang ginawa 
nila.--Ne 12:31, 38, 40-42, tingnan ang AWIT. 

Ang chanting naman ay masasabing nasa pagi- 
tan ng pag-awit at ng pagsasalita. Ang tono nito ay 
halos hindi nagbabago at paulit-ulit, anupat ritmo 
ang idiniriin. Bagaman popular pa rin ang chanting 
sa ilan sa mga pangunahing relihiyon ng daigdig, sa 
Bibliya, waring ginagamit lamang ito sa mga pa- 
nambitan, gaya noong si David ay manambitan da- 
hil sa pagkamatay ng kaniyang kaibigang si Jonatan 
at ni Haring Saul. (2Sa 1:17; 2Cr 35:25; Eze 27:32, 
32:16) Tanging sa panambitan o panaghoy mas 
magandang gamitin ang istilong chanting sa halip 
na ang melodya ng musika o ang modulasyon at 
pagdiriin ng karaniwang pagsasalita.---Tingnan ang 
PANAMBITAN. 


MUSITA, MGA [posible, Ni (Kay) Moises]. 
Isang Levitang pamilya na nagmula kay Musi na 
anak ni Merari.---Bil 3:17, 20, 33, 26:58. 


MUSTASA [sa Gr., sinapi]. Isang yerba na 
mabilis lumaki, ang buto o butil nito ay tinukoy ni 
Jesus sa isang ilustrasyon tungkol sa Kaharian ng 
langit (Mat 13:31, 32, Mar 4:30-32, Luc 13:18, 19; 
tingnan ang ILUSTRASYON, MGA) at nang banggitin 
niya na maging ang kakaunting pananampalataya 
ay may malaking magagawa. (Mat 17:20, Luc 17:6) 
May ilang uri ng mga halamang mustasa na mata- 
tagpuang tumutubo nang ligaw sa Palestina, anupat 
ang black mustard (Brassica nigra) ang uri na pi- 
nakakaraniwang itinatanim. Kapag nasa matabang 
lupa, ang buto, pagkalipas ng ilang buwan, ay maa- 
aring maging tulad-punungkahoy, isang halaman 
na may taas na hanggang 4.5 m (15 piye), anupat 
ang tangkay sa gitna ay sinlapad ng bisig ng tao. 
Ang mga bulaklak ng halamang mustasa ay dilaw 
at ang gilid ng mga dahon ay hindi pantay-pantay 
at matingkad na luntian ang kulay. Ang mga supot 
ng buto na umuusbong ay may hilera ng mga buto, 
anupat ang mga buto ng mustasang itim ay ma- 
tingkad na kayumanggi. Kapag taglagas, ang mga 
tangkay at mga sanga ng mga halamang ito ay tu- 
mitigas at nagiging matibay, anupat napakatatag 
nito at kayang suportahan ang mga ibong gaya ng 
mga linnet at mga finch na kumakain ng mga buto 
nito. 

Bagaman maaaring mangatuwiran ang iba na 
hindi ang buto ng mustasa ang “pinakamaliit” sa la- 
hat ng mga buto, anupat ang mga buto ng orkid ay 
mas maliliit pa, at na hindi naman ito aktuwal na na- 
giging “isang punungkahoy,” dapat tandaan na si 


MUT-LABEN 


Jesus ay nagsasalita noon ng mga bagay na pamil- 
yar sa kaniyang mga tagapakinig. Para sa mga taga- 
pakinig ni Jesus, ang butil ng mustasa ay totoong 
kabilang sa pinakamaliliit na mga butong itinata- 
nim, at kapansin-pansin na tinatawag ng mga Ara- 
be na “mga punungkahoy” ang mga halamang mas 
maliliit pa kaysa sa mustasa.--Mat 13:31, 32. 


MUT-LABEN. Isang pananalitang kasama sa 
superskripsiyon ng isa sa mga awit ni David (Aw 9), 
na ayon sa tradisyon ay nangangahulugang “[tung- 
kol sa] pagkamatay ng anak na lalaki.” Iminumung- 
kahi ng ilang komentarista na ipinahihiwatig nito sa 


N 


NAAM [Kaiga-igaya]. Anak ni Caleb na anak ni 
Jepune na mula sa tribo ni Juda.--1Cr 4:1, 15. 


NAAMA [Kaiga-igaya]. 

1. Inapo ni Cain: kapatid na babae ni Tubal-cain 
at anak ni Lamec kay Zila.--Gen 4:17-19, 22. 

2. Ammonitang asawa ni Solomon at ina ni Re- 
hoboam.---1Ha 14:21, 2Cr 12:13. 

3. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. (Jos 15:20, 
33, 41) Hindi tiyak kung saan ang eksaktong loka- 
syon nito. 


NAAMAN [mul sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “maging kaiga-igaya']. 

1. Isang apo ni Benjamin sa pamamagitan ng ka- 
niyang panganay na si Bela. (1Cr 8:1-4, 7) Yamang 
pinagmulan ng isang pamilya, ang mga Naamita sa 
tribo ni Benjamin (Bil 26:40), si Naaman mismo ay 
nakatala sa ibang dako bilang isa sa “mga anak” ni 
Benjamin.---Gen 46:21. 

2. Isang Siryanong pinuno ng hukbo nang ika- 
sampung siglo B.C.E., noong panahon ng mga pag- 
hahari ni Jehoram ng Israel at ni Ben-hadad II ng 
Sirya. Si Naaman, “isang dakila, magiting at maka- 
pangyarihang lalaki na iginagalang, ang isa na sa 
pamamagitan niya ay “nagbigay si Jehova ng kalig- 
tasang ito sa Sirya.” (2Ha 5:1) Walang ibinibigay na 
mga detalye ang Bibliya kung paano o kung bakit gi- 
namit si Naaman upang magbigay ng kaligtasan sa 
Sirya. Ang isang posibilidad ay na si Naaman ang 
nanguna sa mga hukbong Siryano na matagumpay 
na lumaban sa mga pagsisikap ng Asiryanong si Ha- 
ring Salmaneser II na daluhungin ang Sirya. Ya- 
mang walang pinapanigan ang Sirya, ito ay nagsil- 
bing isang neutral na estado sa pagitan ng Israel at 
Asirya at maaaring nakatulong ito upang mapigilan 
ang agresibong pag-abante ng Asirya sa K hang- 


432 


tagapangasiwa ng musika ang pangalan o marahil 
ang pambungad na mga salita ng isang pamilyar na 
awit na ang melodya ay gagamitin sa pag-awit sa 
salmong ito. Isang posibleng kahulugan ng salitang 
ito ang ibinibigay ng Targum, kung saan ang su- 
perskripsiyon ng Awit 9 ay kababasahan: “Sa pag- 
kamatay ng lalaking humayo mula sa pagitan ng 
mga kampo,” anupat tumutukoy sa isang tagapag- 
tanggol. Maliwanag na ang tinutukoy rito ay si Go- 
liat, ang Filisteong tagapagtanggol na tinalo ni Da- 
vid sa pagbabaka sa pagitan ng mga kampamento 
ng mga Israelita at ng mga Filisteo.-- 1Sa 17:45-51. 


gang sa dumating ang takdang panahon ni Jehova 
upang pahintulutan ang hilagang kaharian na hu- 
mayo sa pagkatapon. 

Pinagaling ang Ketong. Si Naaman ay isang 
ketongin, at bagaman hindi hinihiling ng mga Sirya- 
no ang pagbubukod sa kaniya gaya ng hinihiling ng 
kautusan ni Jehova sa mga ketongin sa Israel, tiyak 
na ikinatuwa niya ang balita na siya ay maaaring 
mapagaling sa nakapandidiring sakit na ito. Ang ba- 
litang iyon ay nakarating sa kaniya sa pamamagitan 
ng Israelitang batang babae na alipin ng kaniyang 
asawa na nagbalita na may isang propeta sa Sama- 
ria na nakapagpapagaling ng ketong. Kaagad na hu- 
mayo si Naaman patungong Samaria dala ang isang 
liham ng pagpapakilala mula kay Ben-hadad II. Ga- 
yunman, pagkatapos ng malamig at may-paghihi- 
nalang pagtanggap sa kaniya ng Israelitang si Ha- 
ring Jehoram, isinugo siya kay Eliseo. Hindi personal 
na hinarap ni Eliseo si Naaman, kundi inutusan la- 
mang niya ang kaniyang lingkod na sabihin kay Na- 
aman na maligo nang pitong ulit sa Ilog Jordan. Pa- 
libhasa'y nasaktan ang kaniyang amor propyo, at 
nadamang basta na lamang siya pinaparoo't parito 
nang walang anumang seremonya, nagngangalit na 
umalis si Naaman. Kung ang kaniyang mga taga- 
paglingkod ay hindi nakipagkatuwiranan sa kaniya 
at itinawag-pansin ang pagkamakatuwiran ng tagu- 
bilin, bumalik na sana si Naaman sa kaniyang ban- 
sa nang hindi gumagaling sa ketong. Ngunit gaya 
ng nangyari, naligo siya nang pitong ulit sa Jordan 
at makahimalang luminis, ang tanging ketongin na 
tinulungan ni Eliseo upang mapagaling.---2Ha 5:1- 
14: Luc 4:27. 

Naging Mananamba ni Jehova. Puspos ng 
pasasalamat at mapagpakumbabang pagpapahala- 
ga, ang Siryanong pinuno ng hukbo ay bumalik 
kay Eliseo, na may distansiyang marahil ay 50 km 


433 


(30 mi), at inalukan ito ng napakasaganang kaloob, 
na mariing tinanggihan ng propeta. Pagkatapos ay 
humingi si Naaman ng lupa ng Israel, “ang mapapa- 
san ng isang pares na mula,” na maiuuwi, upang sa 
lupa ng Israel ay makapaghandog siya ng mga hain 
kay Jehova, anupat isinumpang mula sa panahong 
iyon ay wala na siyang ibang diyos na sasambahin. 
Maaaring iniisip ni Naaman na maghandog ng mga 
hain kay Jehova sa isang altar na lupa.---2Ha 5:15- 
17; ihambing ang Exo 20:24, 25. 

Sumunod ay hiniling ni Naaman na patawarin siya 
ni Jehova kapag yumuyukod siya sa harap ng diyos 
na si Rimon kasabay ng hari bilang pagganap ng ka- 
niyang mga tungkuling pansibil, yamang lumili- 
taw na ang hari ay matanda na at mahina na anu- 
pat nagpapaalalay at sumasandig kay Naaman. Sa 
gayong kalagayan, ang pagyukod niya ay pagganap 
lamang sa kaniyang tungkuling alalayan ang hari at 
hindi personal na pagsamba. Naniwala si Eliseo sa 
taimtim na kahilingan ni Naaman, anupat tumugon, 
“Yumaon kang payapa.”---2Ha 5:18, 19. 

Pagkaalis ni Naaman, hinabol siya ng mapag- 
imbot na lingkod ni Eliseo na si Gehazi. Nagsinunga- 
ling si Gehazi at pinalitaw niyang nagbago ang isip 
ni Eliseo at na tatanggapin na rin nito ang ilang ka- 
loob. Malugod namang nagbigay si Naaman ng mga 
kaloob na pilak at mga kasuutan. Ngunit dahil sa sa- 
kim at mapanlinlang na pagkilos na ito ni Gehazi, 
anupat tinangka niyang gamitin sa maling paraan 
ang kaniyang katungkulan bilang tagapaglingkod ni 
Eliseo upang makinabang mula sa gawain ng espiri- 
tu ni Jehova, pinarusahan siya ni Jehova sa pama- 
magitan ng pagpapasapit ng ketong sa kaniya at sa 
kaniyang supling hanggang sa panahong walang 
takda.---2Ha 5:20-27. 


NAAMATITA [Ng (Mula sa) Naama]. Isang 
katawagang ikinapit sa kasamahan ni Job na si Zo- 
par. (Job 2:11, 11:1, 20:1, 42:9) Ipinakikilala rin ng 
katawagang ito ang kaniyang pamilya o ang lu- 
gar na kaniyang tinitirahan. Ang Djebel-el-Na'ameh 
sa HK Arabia ay iminumungkahi bilang posibleng 
lokasyon ng tahanan ni Zopar. 


NAAMITA, MGA [Ni (Kay) Naaman]. Isang 
pamilya ng mga Israelita na nagmula sa apo ni Ben- 
jamin na si Naaman.---Bil 26:38, 40. 


NAARA. 


1. [Batang Babae, Kabataang Babae]. Isang asa- 
wa ng Judeanong si Ashur. Apat ang naging anak 
ni Ashur sa kaniya.— 1Cr 4:1, 5, 6. 

2. [mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“ipagpag"]. Isang lunsod sa hangganan ng Efraim. 
(Jos 16:5, 7) Ipinapalagay na ito rin ang Naaran. (1Cr 
7:28) Karaniwang itinuturing na ang Naara ay ang 
No-orath' na binanggit sa Onomasticon ni Eusebius 


NABAL 


(136, 24). Waring tinatawag naman ni Josephus na 
Neara ang lugar na ito. Inilahad niya na ang kalaha- 
ti ng tubig nito ay inilihis upang patubigan ang mga 
palma malapit sa palasyo ni Arquelao sa Jerico. 
(Jewish Antiquities, XVII, 340 [xiii, 1]) Ipinapalagay 
na ito ay ang Tell el-Jisr, na mga 3 km (2 mi) 
sa HK ng Jerico. 


NAARAI [posibleng pinaikling anyo ng Nea- 
rias, nangangahulugang “Batang Lalaki (Kabataang 
Lalaki) ni Jah']. Anak ni Ezbai at isang makapang- 
yarihang lalaki sa mga hukbong militar ni David. 
(1Cr 11:26, 37) Maaaring siya rin ang “Paarai na Ar- 
bita” na binanggit sa 2 Samuel 23:35, na waring 
isang katulad na talaan. 


NAARAN [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “ipagpag']. Isang lunsod ng Efraim sa 
hanggahan nito. (1Cr 7:20, 28) Lumilitaw na ito rin 
ang Naara.---Jos 16:5, 7; tingnan ang NAARA Blg. 2. 


NABAL (Hangal, Mangmang]. Isang mayamang 
Maonitang may-ari ng mga tupa na nagpapastol at 
naggugupit ng kaniyang mga kawan sa Carmel ng 
Juda. Kilala rin si Nabal bilang isang Calebita, sama- 
katuwid nga, isang inapo ni Caleb. lilang tauhan sa 
Bibliya ang inilalarawang napakasama na gaya ni 
Nabal. “[Siya] ay mabagsik at masasama ang kani- 
yang mga gawa”, “napakawalang-kabuluhang tao 
[anak ni Belial] niya upang kausapin pa siya”, “ang 
iginanti pa niya . . . ay kasamaan bilang ganti sa ka- 
butihan”, “ang kahangalan ay nasa kaniya.”---1Sa 
25:2, 3, 17, 21, 2b. 

Pinrotektahan ng mga tauhan ni David ang mga 
kawan ni Nabal na 3,000 tupa at 1,000 kambing 
mula sa mga pangkat ng mandarambong. Matapos 
pagpakitaan si Nabal ng ganitong kabaitan at hindi 
siya pagnakawan ng anuman, hinilingan ito ni David 
na maglaan ng ilang materyal na tulong para sa ka- 
niya at sa kaniyang mga tauhan noong panahon ng 
paggugupit sa mga tupa, na karaniwan nang pana- 
hon ng pagpipiging at pagkabukas-palad. Ngunit 'si- 
nigawan ni Nabal ng mga panlalait’ ang mga mensa- 
hero ni David at pinaalis silang walang dala. Natakot 
ang mga tauhan ni Nabal sa magiging reaksiyon ni 
David ngunit hindi nila magawang kausapin si Nabal 
tungkol sa bagay na iyon. Gayunman, isa sa kanila 
ang nagsabi nito sa asawa ni Nabal na si Abigail. Sa- 
mantalang papalapit na si David, na nagbabalak na 
patayin si Nabal, sinalubong siya ni Abigail na may 
dalang saganang kaloob na pagkain at inumin at hi- 
nikayat siyang huwag magkasala ng pagbububo ng 
dugo ng kaniyang asawa. Pagdating ni Abigail sa 
bahay, nadatnan niya si Nabal na “lasing na lasing,” 
kaya naghintay siya hanggang sa kinaumagahan 
upang sabihin kay Nabal ang pakikipagkita niya kay 
David at na silang lahat ay muntik nang mamatay 


NABI 


dahil kay Nabal. Nang magkagayon, “ang puso ni Na- 
bal ay namatay sa loob niya, at siya mismo ay na- 
ging parang bato, marahil ay nagpapahiwatig ng 
isang uri ng paralisis o tumutukoy sa naging epekto 
sa damdamin ni Nabal. (Ihambing ang Deu 28:28, 
Aw 102:4; 143:4.) Pagkaraan ng mga sampung araw, 
sinaktan ni Jehova si Nabal anupat namatay ito. (1Sa 
25:2-38) Pagkatapos ay kinuha ni David ang may- 
katinuan at malakas-ang-loob na si Abigail bilang 
kaniyang asawa.--- 1Sa 25:39-42, 27:3: 30:5, 2Sa 2:2, 
3:3. 


NABI. Anak ni Vopsi na mula sa tribo ni Nepta- 
li. Siya ay isa sa 12 tiktik na isinugo ni Moises upang 
tiktikan ang lupain ng Canaan at kabilang sa mga 
bumalik taglay ang masamang ulat.---Bil 13:1-3, 14, 
16, 31-33. 


NABONIDO [mula sa wikang Babilonyo na na- 
ngangahulugang “Si Nebo [isang diyos ng Babilo- 
nya] ay Dakila"]. Huling kataas-taasang monarka ng 
Imperyo ng Babilonya, ama ni Belsasar. Salig sa 
mga tekstong cuneiform, ipinapalagay na namaha- 
la siya nang mga 17 taon (556-539 B.C.E.). Mahilig 
siya sa panitikan, sining, at relihiyon. 

Sa kaniyang sariling mga inskripsiyon ay inaang- 
kin ni Nabonido na nagmula siya sa maharlikang 
angkan. Ang isang tapyas na natagpuan malapit sa 
sinaunang Haran ay nagpapakita na ang ina o lola ni 
Nabonido ay isang deboto ng diyos-buwan na si Sin. 
(Ancient Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 
1974, p. 311, 312) Bilang hari, si Nabonido ay nagpa- 
kita ng matinding debosyon sa pagsamba sa diyos- 
buwan, kapuwa sa Haran at sa Ur, kung saan promi- 
nente ang diyos na ito.---LARAWAN, Tomo 2, p. 324. 

Itinatala ng mga tapyas na cuneiform ng ikawalong 
taon ni Nabucodonosor (Nisan 617-Nisan 616 B.C.E.) 
ang isang Nabu-na'id bilang ang isa na “namamaha- 
la sa lunsod,” at naniniwala ang ilang istoryador na 
ito rin ang Nabonido na nang maglaon ay naging 
hari. Gayunman, mangangahulugan ito na napaka- 
bata pa ni Nabonido nang ilagay sa gayong adminis- 
tratibong posisyon at lilitaw na napakatanda na niya 
nang bumagsak ang Babilonya, mga 77 taon pagka- 
raan nito (539 B.C.E). 

Sa pagtalakay sa mga pangyayari noong ika-20 
taon ni Nabucodonosor (Nisan 605-Nisan 604 B.C.E.), 
inilalarawan ng Griegong istoryador na si Herodotus 
(L, 74) ang isang kasunduan sa pagitan ng mga Ly- 
diano at mga Medo na ang nagsilbing tagapamagi- 
tan ay si “Labynetus na Babilonyo.” Ang Labynetus 
ay itinuturing na siyang paraan ng pagsulat ni He- 
rodotus ng pangalan ni Nabonido. Nang maglaon, 
sinasabi ni Herodotus (I, 188) na si Ciro na Per- 
siano ay nakipaglaban sa anak nina Labynetus at Ni- 
tocris. 


434 


Sa isang aklat ng Yale Oriental Series na pinamaga- 
tang Nabonidus and Belshazzar, isinusulong ni Prope- 
sor R. P. Dougherty ang ideya na si Nitocris ang anak 
na babae ni Nabucodonosor at sa gayon, si Nabonidus 
(Labynetus) ay manugang ni Nabucodonosor. (1929, 
p. 63: tingnan din ang p. 17, 30.) Batay naman dito, 
ang “anak” nina Nitocris at Nabonido (Labynetus), na 
binanggit ni Herodotus, ay ipinapalagay na si Belsa- 
sar, na talagang dinigma ni Ciro. Bagaman salig sa 
maraming panghihinuha, maaaring ipaliwanag ng 
argumentong ito ang dahilan ng pagluklok ni Naboni- 
do sa trono ng Babilonya. Makakasuwato rin ito ng 
pagtukoy ng Bibliya kay Nabucodonosor bilang “ama” 
ng anak ni Nabonido na si Belsasar (Dan 5:11, 18, 22), 
yamang kung minsan ang terminong “ama” ay na- 
ngangahulugang lolo o ninuno. Batay sa pangmalas 
na ito, si Belsasar ay apo ni Nabucodonosor.---Gayun- 
man, tingnan ang BELSASAR. 

Ang pagluklok ni Nabonido sa trono ay kasunod 
ng pagpaslang kay Labashi-Marduk. Gayunman, sa 
isa sa mga inskripsiyon ni Nabonido, tinutukoy niya 
ang kaniyang sarili bilang “ang makapangyarihang 
kinatawan” nina Nabucodonosor at Neriglissar, anu- 
pat ipinahihiwatig na natamo niya ang trono sa le- 
hitimong paraan at na hindi siya nang-agaw ng ka- 
pangyarihan. 

Sa maraming prisma ay iniuugnay ni Nabonido 
ang panganay niyang anak, si Belsasar, sa kani- 
yang sarili sa mga panalangin niya sa diyos-buwan. 
(Documents From Old Testament Times, inedit ni 
D. W. Thomas, 1962, p. 73) Ipinakikita ng isang ins- 
kripsiyon na noong kaniyang ikatlong taon, bago 
siya lumabas sa isang kampanya na humantong sa 
pananakop sa Tema sa Arabia, inatasan ni Naboni- 
do si Belsasar na maging hari sa Babilonya. Ipinahi- 
hiwatig ng teksto ring iyon na nagalit kay Nabonido 
ang mga tao sa kaniyang imperyo dahil iniuukol la- 
mang niya ang kaniyang pagsamba sa diyos-buwan 
at dahil hindi siya nagpunta sa Babilonya upang 
ipagdiwang ang kapistahan ng Bagong Taon. Ang 
dokumentong tinatawag na Nabonidus Chronicle ay 
nagsasabi na noong ika-7, ika-9, ika-10, at ika-11 
taon ng kaniyang paghahari, si Nabonido ay nasa 
lunsod ng Tema, at sa bawat kaso ay binabanggit 
ang pananalitang ito: “Ang hari ay hindi dumating 
sa Babilonya [para sa mga seremonya ng buwan ng 
Nisanu]; ang (imahen ng) diyos na si Nebo ay hindi 
dumating sa Babilonya, ang (imahen ng) diyos na si 
Bel ay hindi lumabas (ng Esagila sa prusisyon), 
ang kapista[han ng Bagong Taon ay hindi ipinagdi- 
wang].” (Ancient Near Eastern Texts, p. 306) Dahil 
may mga sira ang teksto, ang rekord ng iba pang 
mga taon ay hindi kumpleto. 

Tungkol sa oasis na lunsod ng Tema ay nakaulat 
sa ibang teksto: “Pinaganda niya ang bayan, itinayo 
(roon) [ang kaniyang palasyo] tulad ng palasyo sa 


435 


Su-an-na (Babilonya).” (Ancient Near Eastern Texts, 
p. 313) Lumilitaw na itinayo ni Nabonido ang kani- 
yang maharlikang tirahan sa Tema, at ipinakikita 
ng iba pang mga teksto na ang mga pulutong na na- 
kasakay sa kamelyo ay nagdadala roon ng mga pa- 
nustos mula sa Babilonia. Bagaman hindi binibiti- 
wan ang kaniyang posisyon bilang hari ng imperyo, 
ipinagkatiwala ni Nabonido kay Belsasar ang panga- 
ngasiwa sa pamahalaan ng Babilonya. Yamang ang 
Tema ay isang salubungang lunsod na nasa sinau- 
nang mga ruta ng mga pulutong na naglalakbay at 
dito dinadala noon ang ginto at mga espesya na du- 
maraan sa Arabia, ang interes dito ni Nabonido ay 
maaaring may kaugnayan sa ekonomiya o maaaring 
para sa estratehiyang militar. Ipinapalagay rin ng 
ilan na itinuring niyang makabubuti sa pulitikal na 
paraan kung pangangasiwaan niya ang mga bagay- 
bagay sa Babilonya sa pamamagitan ng kaniyang 
anak. Ang iba pang mga salik, gaya ng kaayaayang 
klima ng Tema at ng pagiging prominente sa Ara- 
bia ng pagsamba sa buwan, ay isinaalang-alang din 
bilang posibleng mga motibo kung bakit waring 
mas gusto ni Nabonido ang Tema. 

Walang makukuhang impormasyon tungkol sa 
mga gawain ni Nabonido sa pagitan ng kaniyang 
ika-12 taon at ng kaniyang huling taon. Palibha- 
sa'y inaasahan ni Nabonido ang pagsalakay ng mga 
Medo at mga Persiano sa ilalim ni Cirong Dakila, na- 
kipag-alyansa siya sa Imperyo ng Lydia at sa Ehip- 
to. Ipinakikita ng Nabonidus Chronicle na nakabalik 
na si Nabonido sa Babilonya noong tadng sumalakay 
ang Medo-Persia, samantalang ipinagdiriwang ang 
kapistahan ng Bagong Taon at dinadala sa lunsod 
ang iba't ibang diyos ng Babilonia. May kinalaman 
sa paglusob ni Ciro, sinasabi ng Chronicle na pagka- 
tapos ng isang tagumpay sa Opis, nabihag niya ang 
Sippar (mga 60 km [37 mi] sa H ng Babilonya) at 
“tumakas si Nabonido.” Pagkatapos ay sinundan ito 
ng ulat ng pananakop ng Medo-Persia sa Babilonya, 
at sinasabi na pagbalik doon ni Nabonido ay ibini- 
langgo siya. (Ancient Near Kastern Texts, p. 306) 
Inilalahad ng mga isinulat ni Berossus, isang Babi- 
lonyong saserdote noong ikatlong siglo B.C.E., na lu- 
mabas si Nabonido upang makipagbaka sa mga 
hukbo ni Ciro ngunit natalo siya. Sinasabi pa nito na 
nanganlong si Nabonido sa Borsippa (sa TTK ng Ba- 
bilonya) at na, matapos bumagsak ang Babilonya, 
sumuko si Nabonido kay Ciro at pagkatapos ay ipi- 
natapon siya sa Carmania (sa timugang Persia). Ma- 
kakatugma ng ulat na ito ang rekord ng Bibliya sa 
Daniel kabanata 5, na nagpapakitang si Belsasar ang 
gumaganap na hari sa Babilonya noong panahong 
bumagsak ito. 

Tungkol sa kawalan ng anumang tuwirang pag- 
banggit kay Nabonido sa kabanata 5 ng Daniel, ma- 
papansin na ang paglalarawan ni Daniel ay tumata- 


NABONIDO 


lakay sa iilang pangyayari lamang bago bumagsak 
ang Babilonya, at ang aktuwal na pagguho ng im- 
peryo ay inilalahad sa iilang salita lamang. Gayun- 
man, ang kaniyang pamamahala ay waring tinu- 
tukoy sa Daniel 5:7, 16, 29, kung saan inalok ni 
Belsasar si Daniel na maging ikatlong tagapamaha- 
la sa kaharian, anupat ipinahihiwatig na si Naboni- 
do ang una at si Belsasar ang ikalawa. Kaya si Pro- 
pesor Dougherty ay nagkomento: “Ang ikalimang 
kabanata ng Daniel ay maituturing na kaayon ng 
katotohanan sa hindi pagbibigay ng anumang dako 
kay Nabonido sa salaysay, sapagkat waring hindi 
siya nagkaroon ng bahagi sa mga pangyayaring na- 
ganap nang si Gobryas [na nangunguna sa hukbo ni 
Ciro] ay pumasok sa lunsod.”---Nabonidus and Bel- 
shazzar, p. 195, 196; tingnan din ang p. 73, 170, 181, 
tingnan ang Dan 5:1, tlb sa Rbi8. 


Ano ang aktuwal na nilalaman 
ng Nabonidus Chronicle? 


Ito ay isang piraso ng tapyas na luwad na tinata- 
wag ding “Cyrus-Nabonidus Chronicle” at “The An- 
nalistic Tablet of Cyrus,” at iniingatan ngayon sa 
British Museum. Pangunahin nang inilalarawan nito 
ang tampok na mga pangyayari noong naghahari si 
Nabonido, ang huling kataas-taasang monarka ng 
Babilonya, lakip ang isang maikling ulat ng pagbag- 
sak ng Babilonya sa mga hukbo ni Ciro. Bagaman 
walang alinlangang ito ay orihinal na nagmula sa 
Babilonya at isinulat sa sulat na cuneiform ng Babi- 
lonya, sinasabi ng mga iskolar na sumuri sa istilo ng 
sulat nito na ito ay maaaring mula pa noong pana- 
hon ng yugtong Seleucido (312-65 B.C.E.), anupat 
dalawang siglo o higit pa pagkamatay ni Nabonido. 
Ipinapalagay ng ilan na malamang na ito'y kopya ng 
isang mas naunang dokumento. Lubhang niluluwal- 
hati ng kronikang ito si Ciro samantalang minama- 
liit naman si Nabonido kung kaya ipinapalagay na 
ito'y isinulat ng isang eskribang Persiano, at sa ka- 
tunayan ay tinutukoy ito bilang “propagandang Per- 
siano.” Magkagayunman, nadarama ng mga istor- 
yador na ang taglay nitong kaugnay na datos ay 
mapananaligan. 

Bagaman maikli lamang ang Nabonidus Chronicle 
--ang tapyas ay may sukat na mga 14 na sentime- 
tro (5.5 pulgada) sa pinakamalapad na bahagi nito 
at mga gayundin ang haba---ito pa rin ang pinaka- 
kumpletong rekord na cuneiform tungkol sa pag- 
bagsak ng Babilonya. Sa ikatlo sa apat na tudling 
nito, pasimula sa linya 5, ang mahahalagang sek- 
siyon ay nagsasabi: “[Ikalabimpitong taon:]... No- 
ong buwan ng Tashritu, nang salakayin ni Ciro 
ang hukbo ng Akkad sa Opis na nasa Tigris, ang 
mga naninirahan sa Akkad ay naghimagsik, ngunit 


NABONIDO 


pinagpapatay niya (Nabonido) ang nalilitong mga 
naninirahan doon. Ika-14 na araw, ang Sippar ay 
nabihag nang walang pagbabaka. Tumakas si Nabo- 
nido. Ika-16 na araw, si Gobryas (Ugbaru), goberna- 
dor ng Gutium at ang hukbo ni Ciro ay pumasok sa 
Babilonya nang walang pagbabaka. Pagkatapos ay 
inaresto si Nabonido sa Babilonya nang bumalik siya 
(roon). ... . Noong buwan ng Arahshamnu, nang 
ika-3 araw, pumasck si Ciro sa Babilonya, maliliit na 
luntiang sanga ang inilatag sa harap niya---ang ka- 
lagayan ng 'Kapayapaan' (sulmu) ay pinairal sa lun- 
sod.”-- Ancient Near Eastern Texts, p. 306. 

Mapapansin na ang pariralang “Ikalabimpitong 
taon” ay hindi lumilitaw sa tapyas, yamang ang ba- 
haging iyon ng teksto ay nasira. Ang pariralang ito 
ay isinisingit ng mga tagapagsalin sapagkat nanini- 
wala sila na ang ika-17 opisyal na taon ng paghaha- 
ri ni Nabonido ang huling taon niya. Kaya ipinapa- 
lagay nila na bumagsak ang Babilonya sa tadng iyon 
ng kaniyang paghahari at na, kung hindi nasira ang 
tapyas, ang mga salitang iyon ang makikita sa ba- 
hagi na sira na ngayon. Kahit na ang paghahari ni 
Nabonido ay mas mahaba pa kaysa sa karaniwang 
inaakala, hindi nito mababago ang kinikilalang pe- 
tsa na 539 B.C.E. bilang taon ng pagbagsak ng Ba- 
bilonya, sapagkat may iba pang mga mapagkuku- 
nan ng impormasyon na tumutukoy sa taong iyon. 
Gayunman, ang salik na ito ay waring nakababawas 
sa kahalagahan ng Nabonidus Chronicle. 

Bagaman wala roon ang taon, naroon naman sa 
nalalabing teksto ang buwan at araw ng pagbagsak 
ng lunsod. Sa paggamit ng mga ito, kinakalkula ng 
sekular na mga kronologo na ang ika-16 na araw ng 
Tashritu (Tisri) ay pumapatak ng Oktubre 11, sa ka- 
lendaryong Julian, at Oktubre 5, sa kalendaryong 
Gregorian, noong taong 539 B.C.E. Yamang ang pe- 
tsang ito ay kinikilala, anupat walang katibayan na 
salungat dito, ito ay magagamit bilang isang sali- 
gang petsa sa pagtutugma ng sekular na kasaysa- 
yan sa kasaysayan sa Bibliya.---Tingnan ang KRONO- 
LOHIYA. 

Kapansin-pansin na sinasabi ng Chronicle may ki- 
nalaman sa gabi ng pagbagsak ng Babilonya: “Ang 
hukbo ni Ciro ay pumasok sa Babilonya nang wa- 
lang pagbabaka.” Ito'y malamang na nangangahu- 
lugang hindi nagkaroon ng malaking labanan at 
kaayon ng hula ni Jeremias na 'ang makapangyari- 
hang mga lalaki ng Babilonya ay titigil sa paglaban." 
--Jer 51:30. 

Kapansin-pansin din ang maliwanag na mga pag- 
tukoy kay Belsasar sa Chronicle. Bagaman si Belsa- 
sar ay hindi espesipikong binanggit, batay sa huling 
mga bahagi ng Chronicle (tud. II, linya 5, 10, 19, 23), 
sinasabi ni Sidney Smith, sa kaniyang Babylonian 
Historical Texts: Relating to the Capture and Down- 


436 


fall of Babylon (London, 1924, p. 100), na ang tud- 
ling 1, linya 8, ay nagpapakitang ipinagkatiwala 
ni Nabonido ang paghahari kay Belsasar, anupat 
pinaghari niya ito nang kasabay niya. Paulit-ulit 
na sinasabi ng Chronicle na ang 'tagapagmanang 
prinsipe ay nasa Akkad [Babilonia] samantalang si 
Nabonido mismo ay nasa Tema (sa Arabia). Baga- 
man hindi binabanggit sa Nabonidus Chronicle ang 
pangalan ni Belsasar ni tinukoy man doon ang ka- 
matayan nito, hindi ito nangangahulugan na ma- 
pag-aalinlanganan ang pagiging tumpak ng kinasi- 
hang aklat ng Daniel, kung saan ang pangalang 
Belsasar ay lumilitaw nang walong beses at sa ka- 
matayan nito nagwakas ang detalyadong ulat ng 
pagbagsak ng Babilonya na inilahad sa kabanata 5. 
Sa kabilang dako naman, inaamin ng mga eksperto 
sa cuneiform na ang Nabonidus Chronicle ay napa- 
kaikli, at karagdagan pa, gaya ng nabanggit na, 
ipinapalagay nila na isinulat iyon upang siraan si 
Nabonido, hindi upang magbigay ng detalyadong 
kasaysayan. Gaya nga ng sinabi ni R. P. Dough- 
erty sa kaniyang akda na Nabonidus and Belshazzar 
(p. 200): “Ang ulat ng Kasulatan ay maituturing na 
nakahihigit sapagkat ginagamit nito ang pangalang 
Belsasar.”---Amin ang italiko. 

Bagaman sirang-sira ang tudling 4 ng Chronicle, 
ipinapalagay ng mga iskolar batay sa mga nalala- 
bing bahagi nito na ito ay tungkol sa pagkubkob sa 
Babilonya nang dakong huli na isinagawa ng isang 
nang-agaw ng kapangyarihan. Inaakala na ang una 
sa gayong pagkubkob sa Babilonya na kasunod ng 
kay Ciro ay noong panahon ng pag-aalsa ni Nabuco- 


Er AA 
pr PT 


pa PAPA gp 


Ang Nabonidus Chronicle, na naglalahad 
tungkol sa pagbagsak ng Babilonya 


437 


donosor III, na nag-angking anak ni Nabonido, si Ni- 
dintu-Bel. Natalo siya noong taon ng pagluklok ni 
Dario I sa pagtatapos ng 522 B.C.E. 


NABOT. Isang Jezreelitang may-ari ng ubasan 
at biktima ng isang balakyot na pakana ni Reyna Je- 
zebel. Ang ubasan ni Nabot sa Jezreel ay abot- 
tanaw sa palasyo ni Haring Ahab. Tinanggihan ni 
Nabot ang alok ni Ahab na bilhin ang ubasan 
o ipagpalit ito sa isang mas mainam na ubasan sa 
ibang lugar, dahil ipinagbawal ni Jehova na ipagbi- 
li nang panghabang-panahon ang mana ng pamil- 
ya. (1Ha 21:1-4: Lev 25:23-28) Ngunit nagpakana 
ang asawa ni Ahab na si Reyna Jezebel na dalawang 
saksi ang may-kabulaanang magparatang kay Na- 
bot ng paglapastangan sa Diyos at sa hari. Sa gayon 
ay pinatay si Nabot at ang mga anak nito (2Ha 
9:26), kaya nagawang angkinin ni Ahab ang uba- 
san. Dahil sa pagpaslang na ito, inihula ni Elias na 
hindi lamang uubusin ng mga aso si Jezebel kundi 
hihimurin din ng mga ito ang dugo ni Ahab sa mis- 
mong dako na pinaghimuran ng mga ito ng dugo ni 
Nabot. Ang supling ni Ahab ay lilipulin din. (1Ha 
21:5-23) Ang kapahayagang ito mula sa Diyos ay 
natupad.--1Ha 22:34, 38, 2Ha 9:21, 24-26, 35, 36, 
10:1-11. 


NABUCODONOSOR, NABUCODOROSOR 
[mula sa wikang Akkadiano, nangangahulugang 
“O Nebo, Ipagsanggalang Mo ang Tagapagmanal!"]. 
Pangalawang tagapamahala ng Imperyong Neo- 
Babilonyo, anak ni Nabopolassar at ama ni Awil- 
Marduk (Evil-merodac), na humalili sa kaniya sa 
trono. Si Nabucodonosor ay namahala bilang hari sa 
loob ng 43 taon (624-582 B.C.E.), anupat kasama sa 
yugtong ito ang “pitong panahon” kung kailan ku- 
main siya ng pananim gaya ng toro. (Dan 4:31-33) 
Upang ipakita na iba ang monarkang ito sa Babilon- 
yong tagapamahala na may gayunding pangalan 
ngunit nabuhay sa isang mas naunang yugto (ang 
dinastiya ng Isin), tinutukoy siya ng mga istoryador 
bilang Nabucodonosor II. 

Ang mga impormasyon sa mga inskripsiyong cu- 
neiform na taglay natin sa kasalukuyan tungkol kay 
Nabucodonosor ay waring kapupunan ng ulat ng Bi- 
bliya. Sinasabi sa mga ito na noong ika-19 na taon 
ng paghahari ni Nabopolassar ay tinipon niya ang 
kaniyang hukbo, gaya rin ng ginawa ng kaniyang 
anak na si Nabucodonosor, na noon ay tagapag- 
manang prinsipe. Ang dalawang hukbo ay mali- 
wanag na kumilos nang magkahiwalay, at pagka- 
balik ni Nabopolassar sa Babilonya pagkaraan ng 
isang buwan, si Nabucodonosor ay matagumpay 
na nakipagdigma sa bulubunduking teritoryo, pag- 
katapos ay bumalik sa Babilonya na may dalang 
maraming samsam. Noong ika-21 taon ng paghaha- 


NABUCODONOSOR, NABUCODOROSOR 


ri ni Nabopolassar, si Nabucodonosor ay humayo 
kasama ang hukbong Babilonyo patungong Car- 
kemis, upang doon makipaglaban sa mga Ehipsi- 
yo. Pinangunahan niya sa tagumpay ang kaniyang 
mga hukbo. Nangyari ito noong ikaapat na taon ng 
Judeanong si Haring Jehoiakim (625 B.C.E.).---Jer 
46:2. 

Ipinakikita pa ng mga inskripsiyon na bumalik si 
Nabucodonosor sa Babilonya nang mabalitaan ni- 
yang namatay ang kaniyang ama, at noong ikaisa 
ng Elul (Agosto-Setyembre), lumuklok siya sa trono. 
Sa taong ito ng pagluklok niya ay bumalik siya sa 
Hattu, at “noong buwan ng Sebat [Enero-Pebrero, 
624 B.C.E.] dinala niya sa Babilonya ang napakara- 
ming samsam mula sa Hattu.” (Assyrian and Baby- 
lonian Chronicles, ni A. K. Grayson, 1975, p. 100) 
Noong 624 B.C.E., sa unang opisyal na taon ng kani- 
yang paghahari, muling pinangunahan ni Nabuco- 
donosor ang kaniyang mga hukbo patungong Hattu; 
binihag niya at sinamsaman ang Filisteong lunsod 
ng Askelon. (Tingnan ang AsKELON.) Noong kani- 
yang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na mga taon bilang 
hari, nagsagawa siya ng iba pang mga kampanya sa 
Hattu, at maliwanag na noong ikaapat na taon ay gi- 
nawa niyang basalyo ang Judeanong si Haring Je- 
hoiakim. (2Ha 24:1) Gayundin, noong ikaapat na 
taon ay pinangunahan ni Nabucodonosor ang kani- 
yang mga hukbo patungong Ehipto, at sa sumunod 
na labanan ay maraming nasawi sa magkabilang 
panig. 

Pananakop sa Jerusalem. Nang maglaon, ma- 
liwanag na dahil sa paghihimagsik ng Judeanong si 
Haring Jehoiakim laban kay Nabucodonosor, kinub- 
kob ng mga Babilonyo ang Jerusalem. Lumilitaw na 
sa panahon ng pagkubkob na ito, si Jehoiakim ay 
namatay at ang anak nitong si Jehoiakin ay lumuk- 
lok sa trono ng Juda. Ngunit pagkalipas lamang ng 
tatlong buwan at sampung araw, nagwakas ang pa- 
mamahala ng bagong hari nang sumuko si Jehoia- 
kin kay Nabucodonosor (noong buwan ng Adar [Pe- 
brero-Marso] sa panahon ng ikapitong opisyal na 
taon ng paghahari ni Nabucodonosor [na nagwakas 
noong Nisan 617 B.C.E.], ayon sa Babylonian Chron- 
icles). Isang inskripsiyong cuneiform (British Mu- 
seum 21946) ang nagsasabi: “Ang ikapitong taon: 
Noong buwan ng Kislev ay pinisan ng hari ng Ak- 
kad ang kaniyang hukbo at humayo patungong Hat- 
tu. Nagkampo siya laban sa lunsod ng Juda at no- 
ong ikalawang araw ng buwan ng Adar ay nabihag 
niya ang lunsod (at) dinakip ang hari (nito) [na si Je- 
hoiakin]. Isang hari na pinili niya mismo [si Zede- 
kias] ang inatasan niya sa lunsod (at) pagkaku- 
ha sa pagkalaki-laking tributo ay dinala niya ito 
sa Babilonya.” (Assyrian and Babylonian Chron- 
icles, ni A. K. Grayson, 1975, p. 102, LARAWAN, 
Tomo 2, p. 326) Bukod pa kay Jehoiakin, dinala ni 


NABUCODONOSOR, NABUCODOROSOR 


Nabucodonosor ang iba pang mga miyembro ng 
maharlikang sambahayan, mga opisyal ng korte, 
mga bihasang manggagawa, at mga mandirigma 
tungo sa pagkatapon sa Babilonya. Ang tiyo ni Je- 
hoiakin na si Matanias ang inilagay ni Nabucodono- 
sor upang maging hari ng Juda, at pinalitan niya ng 
Zedekias ang pangalan ni Matanias.---2Ha 24: 11-17, 
2Cr 36:5-10, tingnan ang JEHOIAKIM, JEHOIAKIN, KRO- 
NOLOHIYA. 

Pagkalipas ng ilang panahon, naghimagsik si Ze- 
dekias laban kay Nabucodonosor, anupat nakipag- 
alyansa sa Ehipto para sa proteksiyong militar. (Eze 
17:15, ihambing ang Jer 27:11-14.) Dahil dito, bina- 
likan ng mga Babilonyo ang Jerusalem, at noong Te- 
bet (Disyembre-Enero) 10 ng ikasiyam na taon ng 
paghahari ni Zedekias, kinubkob ni Nabucodonosor 
ang Jerusalem. (2Ha 24:20, 25:1; 2Cr 36:13) Gayun- 
man, dahil sa balita na isang hukbong militar ni Pa- 
raon ang lumabas mula sa Ehipto, pansamantalang 
itinigil ng mga Babilonyo ang pagkubkob. (Jer 37:5) 
Pagkatapos nito, napilitang bumalik sa Ehipto ang 
mga hukbo ni Paraon, at ipinagpatuloy ng mga Ba- 
bilonyo ang pagkubkob laban sa Jerusalem. (Jer 
37:7-10) Sa wakas, noong 607 B.C.E., noong Tamuz 
(Hunyo-Hulyo) 9 ng ika-11 taon ng paghahari ni Ze- 
dekias (ika-19 na taon ni Nabucodonosor kung bibi- 
lang mula sa taon ng pagluklok niya o noong ika-18 
opisyal na taon ng kaniyang paghahari), nabutasan 
ang pader ng Jerusalem. Tumakas si Zedekias at 
ang kaniyang mga tauhan ngunit naabutan sila sa 
mga disyertong kapatagan ng Jerico. Yamang tumi- 
gil si Nabucodonosor sa Ribla “sa lupain ng Hamat,” 
si Zedekias ay dinala roon sa harap niya. Ipinapatay 
ni Nabucodonosor ang lahat ng anak ni Zedekias, 
pagkatapos ay binulag niya si Zedekias at iginapos 
upang dalhin sa Babilonya bilang bilanggo. Pina- 
ngasiwaan ni Nebuzaradan na pinuno ng tagapag- 
bantay ang mga huling bahagi ng pagkubkob, kasa- 
ma na ang pagsunog sa templo at mga bahay sa 
Jerusalem, ang pagkuha sa mga kagamitan ng tem- 
plo, at ang pagdadala ng mga bihag. Si Gedalias na- 
man ang inatasan ni Nabucodonosor upang magsil- 
bing gobernador niyaong mga hindi dinalang bihag. 
— 2Ha 25:1-22; 2Cr 36:17-20, Jer 52:1-27, 29. 

Ang Kaniyang Panaginip Tungkol sa Pagka- 
laki-laking Imahen. Sinasabi ng aklat ng Daniel 
na noong “ikalawang taon” ng paghahari ni Nabuco- 
donosor (malamang na mula sa pagkawasak ng Je- 
rusalem noong 607 B.C.E. at samakatuwid ay tu- 
mutukoy sa ika-20 opisyal na taon ng kaniyang 
paghahari), nanaginip siya tungkol sa imahen na 
may ginintuang ulo. (Dan 2:1) Bagaman hindi na- 
bigyang-kahulugan ng mga mahikong saserdote, 
mga salamangkero, at mga Caldeo ang panaginip na 
ito, nagawa iyon ng propetang Judio na si Daniel. Ito 
ang nag-udyok kay Nabucodonosor na kilalanin ang 


438 


Diyos ni Daniel bilang “Diyos ng mga diyos at Pangi- 
noon ng mga hari at Tagapagsiwalat ng mga lihim.” 
Pagkatapos ay inatasan niya si Daniel na maging 
“tagapamahala sa buong nasasakupang distrito ng 
Babilonya at punong prepekto sa lahat ng maruru- 
nong na tao ng Babilonya.” Inatasan din ni Nabuco- 
donosor ang tatlong kasamahan ni Daniel, sina Sa- 
drac, Mesac, at Abednego, sa mga tungkulin ng 
pangangasiwa.---Dan 2. 

Pagkatapon ng mga Judio Nang Dakong Huli. 
Pagkaraan ng mga tatlong taon, noong ika-23 taon 
ng paghahari ni Nabucodonosor, marami pang Ju- 
dio ang dinala sa pagkatapon. (Jer 52:30) Malamang 
na kabilang sa mga itinapon ang mga Judio na tu- 
makas patungo sa mga lupaing nasakop ng mga Ba- 
bilonyo nang dakong huli. Sumusuporta sa konklu- 
syong ito ang sinabi ng istoryador na si Josephus: 
“Noong ikalimang taon pagkatapos ng pananamsam 
sa Jerusalem, na ikadalawampu't tatlong taon ng 
paghahari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor ay 
humayo laban sa Coele-Sirya at, matapos itong sa- 
kupin, nakipagdigma siya kapuwa sa mga Moabita 
at mga Ammanita. At pagkatapos na malupig ang 
mga bansang iyon, sinalakay niya ang Ehipto upang 
kontrolin ito, pinaslang niya ang haring namamaha- 
la noon at iniluklok ang iba, at kinuha niya ang mga 
Judiong bihag doon at dinala sa Babilonya. ”---Jew- 
ish Antiquities, X, 181, 182 (ix, 7). 

Kinuha ang Tiro. Nang panahon ding iyon 
pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem noong 
607 B.C.E., sinimulang kubkubin ni Nabucodonosor 
ang Tiro. Sa panahon ng pagkubkob na ito, ang mga 
ulo ng kaniyang mga kawal ay “nakalbo” dahil sa 
pagkiskis ng mga helmet at ang kanilang mga bali- 
kat ay “natalupan” dahil sa pagpapasan ng mga ma- 
teryales na ginamit sa paggawa ng mga kayariang 
pangubkob. Yamang walang tinanggap na “kabaya- 
ran” si Nabucodonosor sa paglilingkod bilang ka- 
sangkapan ni Jehova sa paglalapat ng kahatulan la- 
ban sa Tiro, nangako Siya na ibibigay rito ang 
yaman ng Ehipto. (Eze 26:7-11, 29:17-20, tingnan 
ang TIRO.) Sa katunayan, isang pira-pirasong teks- 
tong Babilonyo, na mula pa noong ika-37 taon ni 
Nabucodonosor (588 B.C.E.), ang bumabanggit sa 
isang kampanya laban sa Ehipto. (Ancient Near 
Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 308) 
Ngunit hindi matiyak kung may kaugnayan ito sa 
orihinal na pananakop o sa isang aksiyong militar 
nang dakong huli. 

Mga Proyekto ng Pagtatayo. Bukod sa pag- 
tatamo ng maraming tagumpay sa militar at sa 
pagpapalawak ng Imperyo ng Babilonya bilang ka- 
tuparan ng hula (ihambing ang Jer 47-49), si Nabu- 
codonosor ay nagpakaabala sa maraming gawaing 
pagtatayo. Upang maibsan ang pananabik ng kani- 


439 


yang reynang taga-Media sa sarili nitong bayan, 
iniuulat na itinayo ni Nabucodonosor ang Hanging 
Gardens, itinuturing na isa sa pitong kamangha- 
manghang gawa ng sinaunang daigdig. Marami sa 
umiiral na mga inskripsiyong cuneiform ni Nabuco- 
donosor ang naglalahad ng kaniyang mga proyekto 
ng pagtatayo, kasama na ang pagtatayo niya ng 
mga templo, mga palasyo, at mga pader. Ang isang 
bahagi ng isa sa mga inskripsiyong ito ay nagsasabi: 

“Si Nabucodonosor, Hari ng Babilonya, ang nagpa- 
nauli sa Esagila at Ezida, anak ako ni Nabopolassar. 
Bilang pananggalang sa Esagila, upang walang ma- 
kapangyarihang kaaway at tagapagwasak ang ma- 
kakuha sa Babilonya, upang ang linya ng pagbaba- 
ka ay hindi makarating sa Imgur-Bel, ang pader ng 
Babilonya, [ginawa ko] ang hindi pa nagagawa ng si- 
numang hari na nauna sa akin, sa bakod ng Babilo- 
nya ay gumawa ako ng isang bakod na matibay na 
pader sa dakong silangan. Humukay ako ng bam- 
bang, naabot ko ang taas ng tubig. Pagkatapos ay 
nakita ko na napakaliit ng pader na ginawa ng aking 
ama. Itinayo ko sa pamamagitan ng bitumen at lar- 
yo ang isang napakatibay na pader na hindi makiki- 
los, tulad ng bundok, at idinugtong ito sa pader ng 
aking ama, inilatag ko ang mga pundasyon nito sa 
kailaliman ng lupa; ang taluktok nito ay itinaas kong 
tulad ng bundok. Upang patibayin ang pader na ito, 
nagtayo ako ng ikatlo, at sa pinakapuno ng isang pa- 
nanggalang na pader ay naglatag ako ng isang pun- 
dasyon na mga laryo at itinayo ito sa kailaliman ng 
lupa at inilatag ang pundasyon nito. Ang mga kuta 
ng Esagila at Babilonya ay pinatibay ko at itinatag 
ko ang pangalan ng aking paghahari magpakailan- 
man.”--Archaeology and the Bible, ni G. Barton, 
1949, p. 478, 479. 

Ang nabanggit ay kasuwato ng paghahambog ni 
Nabucodonosor bago siya mawala sa kaniyang kati- 
nuan: “Hindi ba ito ang Babilonyang Dakila, na ako 
mismo ang nagtayo para sa maharlikang bahay sa 
lakas ng aking kapangyarihan at para sa dangal ng 
aking karingalan?” (Dan 4:30) Ngunit nang manau- 
li ang kaniyang katinuan, bilang katuparan ng kani- 
yang panaginip na mula sa Diyos tungkol sa pinutol 
na punungkahoy, napilitan si Nabucodonosor na ki- 
lalaning maibababa ni Jehova yaong mga mapag- 
mapuri.--Dan 4:37, tingnan ang KABALIWAN. 

Napakarelihiyoso. Lumilitaw na si Nabucodo- 
nosor ay napakarelihiyoso, anupat nagtayo siya at 
nagpaganda ng mga templo ng maraming bathala 
ng Babilonya. Partikular na deboto siya sa pagsam- 
ba kay Marduk, ang pangunahing diyos ng Babilo- 
nya. Kinilala ni Nabucodonosor na ito ang nagbigay 
sa kaniya ng mga tagumpay sa militar. Lumilitaw 
na ang mga tropeo sa digmaan, kabilang na ang 
mga sagradong sisidlan ng templo ni Jehova, ay ini- 


NADAB 


lagak sa templo ni Marduk (Merodac). (Ezr 1:7: 5:14) 
Sinasabi sa isang inskripsiyon ni Nabucodonosor: 
“Para sa iyong kaluwalhatian, O dakilang MERODAC, 
ay gumawa ako ng isang bahay. .. . Tanggapin nawa 
nito ang saganang tributo ng mga Hari ng mga ban- 
sa at ng lahat ng bayan!”- Records of the Past: 
Assyrian and Egyptian Monuments, London, 1875, 
Tomo V, p. 135. 

Maaaring ang imaheng ginto na itinayo ni Nabu- 
codonosor sa Kapatagan ng Dura ay inialay kay 
Marduk at nilayong magtaguyod ng relihiyosong 
pagkakaisa sa imperyo. Palibhasa'y nagngalit dahil 
tumanggi sina Sadrac, Mesac, at Abednego na sam- 
bahin ang imahen kahit pagkatapos na bigyan sila 
ng ikalawang pagkakataon, iniutos ni Nabucodono- 
sor na ihagis sila sa isang maapoy na hurno na pi- 
nainit nang pitong ulit na mas mainit kaysa sa ka- 
raniwan. Gayunman, nang ang tatlong Hebreo ay 
iligtas ng anghel ni Jehova, napilitan si Nabucodo- 
nosor na sabihing “walang umiiral na ibang diyos na 
nakapagliligtas na tulad ng isang ito.”---Dan 3. 

Lumilitaw rin na si Nabucodonosor ay lubhang 
umasa sa panghuhula kapag nagpaplano ng kani- 
yang mga pagkilos militar. Halimbawa, binabanggit 
sa hula ni Ezekiel na ang hari ng Babilonya ay gu- 
mamit ng panghuhula sa pagpapasiya kung sasala- 
kay siya sa Raba ng Ammon o sa Jerusalem.---Eze 
21:18-23. 


NACON [posible, Nakatatag Nang Matibay]. 
Ayon sa 2 Samuel 6:6, ang pangalang Nacon ay na- 
uugnay sa giikan kung saan namatay si Uzah nang 
sunggaban niya ang kaban ng tipan. Ang katulad 
na ulat sa 1 Cronica 13:9 ay kababasahan ng “Ki- 
don.” 


NADAB [Nakahanda: Marangal: Bukas-palad]. 
1. Ang panganay na anak nina Aaron at Elishe- 
ba. (Exo 6:23: 1Cr 6:3) Ipinanganak si Nadab sa 
Ehipto at naglakbay siyang kasama ng Israel sa 
bantog na Pag-alis. Siya, kasama ang kaniyang na- 
kababatang kapatid na si Abihu at ang 70 iba pang 
Israelita, ay tinawag kasama nina Aaron at Moises 
upang umahon sa Sinai, kung saan nila nakita sa 
isang pangitain si Jehova. (Exo 24:1, 9-11) Si Nadab 
at ang kaniyang tatlong kapatid ay pawang itinala- 
ga sa pagkasaserdote kasama ng kanilang ama. (Exo 
28:1, 40:12-16) Ngunit maliwanag na bago natapos 
ang araw na iyon, inabuso nina Nadab at Abihu ang 
kanilang katungkulan sa pamamagitan ng pagha- 
handog ng kakaibang apoy. Hindi sinabi kung ano 
ang dahilan at naging kakaiba ang apoy na iyon, 
ngunit malamang na higit pa ito sa basta pagkala- 
ngo (na ipinahiwatig ng kasunod na pagbabawal sa 
mga saserdote na huwag uminom ng alak o nakala- 
langong inumin kapag naglilingkod). Gayunman, 


NAGAI 


maaaring ang isang dahilan ng kanilang pagkakasa- 
la ay ang pagkalango nila. Dahil sa kanilang pagsa- 
lansang, pinatay sila ng apoy na mula kay Jehova at 
ang kanilang mga bangkay ay inilabas ng kampo. 
(Lev 10:1-11, Bil 26:60, 61) Namatay sina Nadab at 
Abihu bago pa man sila magkaroon ng anak, anupat 
naiwan ang kanilang mga kapatid na sina Eleazar at 
Itamar upang pagmulan ng dalawang makasaserdo- 
teng sambahayan.---Bil 3:2, 4: 1Cr 24:1, 2. 

2. Isang inapo ni Juda sa linya ni Jerameel: anak 
ni Samai at ama nina Seled at Apaim.— 1Cr 2:3, 25, 
26, 28, 30. 

3. Isang anak ni Jeiel na mula sa tribo ni Benja- 
min.— 1Cr 8:1, 29, 30; 9:35, 36. 

4. Anak ni Jeroboam at ikalawang hari ng hila- 
gang sampung-tribong kaharian ng Israel. Si Nadab 
ay namahala sa loob ng dalawang taon, pasimula 
noong mga 976 B.C.E. Noong panahong iyon ay ipi- 
nagpatuloy niya ang pagsamba sa guya na pinasi- 
mulan ng kaniyang ama. Habang kinukubkob ni Na- 
dab ang Gibeton, isang dating lunsod ng mga Levita 
(Jos 21:20, 23) na sinakop ng mga Filisteo, siya ay 
pinaslang ni Baasa. Pagkatapos ay pinatay rin ni Ba- 
asa ang lahat ng nalalabing miyembro ng sambaha- 
yan ni Jeroboam upang makuha niya ang trono. 
--1Ha 14:20, 15:25-31. 


NAGAI. Ninuno ni Jesu-Kristo na nakatala sa 
talaangkanan nito ayon sa isinulat ni Lucas.---Luc 
3:23, 2b. 


NAGKUKULUPON, BAGAY NA [sa Heb., 
she'rets]. Ang salitang-ugat na pinagkunan ng ter- 
minong ito ay nangangahulugang “magkulupon” 
o ‘mapuno.’ (Gen 8:17; Exo 8:3) Waring ang pang- 
ngalang ito ay kumakapit sa maliliit na nilalang 
na magkakasama nang maramihan. (Exo 8:3, Aw 
105:30, ihambing ang Exo 1:7.) Una itong binanggit 
sa Genesis 1:20 sa unang paglitaw ng mga kalulu- 
wang buhay noong ikalimang araw ng paglalang, 
nang ang tubig ay magsimulang bukalan ng kulu- 
pon ng mga kaluluwang buhay. Nilipol ng Baha ang 
‘mga bagay na nagkukulupon' sa lupa sa labas ng 
arka.--Gen 7:21. 

Batay sa kautusan tungkol sa malilinis at maruru- 
ming bagay, ang terminong ito ay maaaring kuma- 
pit sa mga nilalang sa tubig (Lev 11:10), mga may- 
pakpak na nilalang, kasama na ang mga paniki at 
mga insekto (Lev 11:19-23, Deu 14:19): mga nilalang 
sa katihan, kasama na ang mga rodent, bayawak, 
hunyango (Lev 11:29-31): gayundin sa mga nilalang 
na umuusad sa kanilang mga “tiyan” at mga nila- 
lang na maraming paa (Lev 11:41-44). Marami sa 
mga ito, bagaman hindi lahat, ay “marumi” at hin- 
di maaaring kainin ayon sa Kautusan. 


440 


NAGNININGNING, ISA NA. Isang kata- 
wagang naglalarawan na ikinapit sa “hari ng Babi- 
lonya.” (Isa 14:4, 12) Ang pananalitang Hebreo na 
isinalin nang gayon (NW, Ro, Yg) ay nagmula sa sa- 
litang-ugat na nangangahulugang ‘pasikatin.’ (Job 
29:3) Ang saling “Lucifer” (KJ, Da) ay hinalaw sa 
Latin na Vulgate. 

Ang isa na “nagniningning” ay inilalarawan na 
nagsasabi sa kaniyang puso: “Sa itaas ng mga bi- 
tuin ng Diyos ay itataas ko ang aking trono, at 
uupo ako sa ibabaw ng bundok ng kapisanan.” (Isa 
14:13) Tinutukoy ng katibayan sa Bibliya ang Bun- 
dok Sion bilang ang “bundok ng kapisanan.” (Ting- 
nan ang BUNDOK NG KAPISANAN.) Kaya nga, yamang 
ang mga bituin ay maaaring tumukoy sa mga hari 
(Bil 24:17: Apo 22:16), malamang na “ang mga bi- 
tuin ng Diyos" ay ang mga hari ng Davidikong linya 
na namahala mula sa Bundok Sion. Ang “hari ng Ba- 
bilonya” (ang dinastiya ng mga Babilonyong hari), 
na nagpamalas ng saloobin ni Satanas na diyos ng 
sistemang ito ng mga bagay, ay nagpahiwatig ng 
kaniyang ambisyon na itaas ang kaniyang trono “sa 
itaas ng mga bituin ng Diyos” sa pamamagitan ng 
paghahangad na gawing mga basalyo lamang ang 
mga hari sa linya ni David at sa dakong huli ay ali- 
sin ang mga ito sa trono. Tulad ng mga bituin na 
nagpapasinag ng liwanag, ang “hari ng Babilonya” 
ay sumikat nang maliwanag sa gitna ng sinaunang 
sanlibutan at maaaring tukuying isa na “nagnining- 
ning. 


NAGYELONG HAMOG [sa Ingles, hoarfrost]. 
Malapilak na puting mga butil ng yelo na namu- 
muo sa ibabaw ng mga bagay-bagay dahil sa kon- 
densasyon kapag umabot ang temperatura sa an- 
tas ng pagyeyelo. Ang mga kristal na ito ng yelo ay 
mahahaba at hugis-karayom, kadalasang ang mga 
ito ay dumidikit nang patindig sa mga bagay kung 
saan ito namuo at ang karamihan nito ay nasa mga 
gilid. Lumilitaw ito kapag ang halumigmig sa at- 
mospera ay nagyelo nang hindi dumaraan sa an- 
yong likido, anupat namumuo sa mga punung- 
kahoy, mga halaman, at iba pang mga bagay, 
kadalasan ay sa gabi. Karaniwan itong matatagpu- 
an sa mga bintana. 

Nagsalita si Jehova kay Job tungkol sa “nagyelong 
hamog mula sa langit,” walang alinlangang dahil 
nabubuo ito mula sa atmospera sa pamamagitan ng 
kondensasyon. (Job 38:29) Sinabi ng salmista tung- 
kol kay Jehova: “Nagpapangalat siya ng nagyelong 
hamog na tulad ng abo.” (Aw 147:16) Napakadali 
kay Jehova ang magbigay ng nagyelong hamog 
anupat gaya lamang ito ng pagsasabog ng isang tao 
ng abo sa pamamagitan ng kaniyang kamay. Nag- 
iiwan ito ng takip, o balot, sa mga bagay na gaya ng 


441 


punungkahoy, damo, at bahay, na para bang kina- 
latan ng abo ang ibabaw ng mga iyon sa pamama- 
gitan ng di-nakikitang kamay ni Jehova. 

Ang mamna na inilaan ni Jehova sa mga Israelita 
sa panahon ng 40 taon ng pagpapagala-gala ng mga 
ito sa ilang ay inilalarawan nang ganito sa Exodo 
16:14: “Sumingaw ang latag ng hamog at narito, sa 
ibabaw ng ilang ay may pinong bagay na malaniye- 
be, pinong tulad ng nagyelong hamog sa ibabaw ng 
lupa.” 


NAHALAL [Dakong Tubigan: Pastulan]. Isang 
lunsod sa Zebulon at nakaatas sa mga Meraritang 
Levita. (Jos 19:10, 14, 15: 21:34, 35) Tinawag din 
itong Nahalol. Sa halip na palayasin ang mga Cana- 
anitang naninirahan sa lunsod na ito gaya ng iniu- 
tos ng Diyos, isinailalim sila ng mga Zebulonita sa 
puwersahang pagtatrabaho. (Huk 1:30, 2:2) Hindi ti- 
yak kung saan ang lokasyon ng Nahalal. 


NAHALIEL [Agos (Agusang Libis) ng Diyos]. 
Isang lugar na pinagkampuhan ng mga Israelita 
bago nila nakalaban ang Amoritang si Haring Sihon. 
(Bil 21:19-24) Ayon sa Onomasticon ni Eusebius, 
ito'y malapit sa Arnon. Kaya naman, ang Nahaliel 
ay karaniwang iniuugnay sa alinman sa dalawang 
wadi na ito, ang Wala (na sangang-ilog ng Arnon) at 
ang Zarqa Ma'in na mga 19 na km (12 mi) sa H ng 
Arnon. May mga lokasyon sa mga wadi na ito na tu- 
mutugma sa iminumungkahing lugar ng Matana at 
Bamot. Lumilitaw na nasa pagitan ng dalawang 
kampamentong ito ng mga Israelita ang Nahaliel. 


NAHALOL [Dakong Tubigan: Pastulan]. Isa 
pang pangalan ng Nahalal. Isa itong lunsod sa Ze- 
bulon.---Huk 1:30. 


NAHAM [Kaaliwan]. Bayaw ni Hodias, isang 
inapo ni Juda.— 1Cr 4:1, 19. 


NAHAMANI [mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “aliwin”]. Isa na bumalik kasama 
ni Zerubabel mula sa pagkatapon sa Babilonya.---Ne 
7:6, 7. 


NAHARAI. Isang Beerotita (Berotita) at isa 
sa mga tagapagdala ng baluti ni Joab. Si Naharai 
ay kabilang sa makapangyarihang mga lalaki ng 
mga hukbong militar ni David.---2Sa 23:24, 37: 1Cr 
11:26, 39. 


NAHAS |Serpiyente]. 

1. Hari ng mga Ammonita noong magsimulang 
maghari si Saul. Dinala ni Nahas ang kaniyang huk- 
bo laban sa Jabes sa Gilead. Ang ulat ay kababasa- 
han: “Dahil dito ay sinabi ng lahat ng mga lalaki ng 
Jabes kay Nahas: 'Makipagtipan ka sa amin upang 
maglingkod kami sa iyo.” Nang magkagayon ay sina- 


NAHAS 


bi sa kanila ni Nahas na Ammonita: ‘Sa kundisyong 
ito ay gagawin ko iyon sa inyo, sa kundisyon na du- 
dukitin ang bawat kanang mata ninyo, at ilalagay ko 
iyon bilang kadustaan sa buong Israel.” Sinabi na- 
man sa kaniya ng matatandang lalaki ng Jabes: 'Big- 
yan mo kami ng pitong araw na palugit, at magsu- 
sugo kami ng mga mensahero sa buong teritoryo ng 
Israel at, kung walang tagapagligtas sa amin, lalaba- 
sin ka nga namin.”” Nagtipun-tipon ang Israel sa pa- 
nig ni Saul, pumaroon sa Jabes, at tinalo si Nahas. 
Kaunti lamang sa hukbo ni Nahas ang nakaligtas 
nang buhay.-- 1Sa 11:1-11, 12:11, 12. 

Sa isang Dead Sea scroll na tinaguriang 4QSam”? at 
pinaniniwalaang mula pa noong unang siglo B.C.E., 
ang sumusunod na impormasyon ay isiningit mis- 
mong bago ng 1 Samuel 11:1: “Lubhang siniil ni 
[Na]has, hari ng mga anak ni Ammon, ang mga 
anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben, at dinukit 
niya ang [lahat ng] kanilang kanang mata at nagpa- 
sapit ng takot [at panghihilakbot] sa Israel. Walang 
isa mang natira sa mga anak ni Israel sa ibayo 
[ng Jordan na] ang kanang mata ay hindi inalis ni 
Naha[s na hari] ng mga anak ni Ammon, maliban sa 
pitong libong lalaki [na tumakas mula sa] mga anak 
ni [A4] mmon at pumasok sa [J]abes-Gilead. Pagkara- 
an ng mga isang buwan...” (Bible Review, 1985, 
Tomo 1, Blg. 3, p. 28) Halos ito rin ang imporma- 
syong inilahad ni Josephus.---Jewish Antiquities, VI, 
68-70 (v, 1). 

Ayon kay Josephus (Jewish Antiquities, VI, 79 
[v, 3]), ang Nahas na ito ay napatay sa pakikipagba- 
ka sa mga hukbo ni Saul. Kung tama ang impor- 
masyon ni Josephus, ang Nahas na nagpakita ng 
kabaitan kay David ilang taon pagkaraan nito ay 
malamang na isang anak at kahalili ng Nahas na ti- 
nalo ni Saul. Kung gayon, maaaring ang pangalang 
Nahas ay isang titulong iginawad sa ilang tao, tulad 
ng mga titulong “Abimelec,” “Paraon,” at “Jabin.” 
Nang mamatay ang ikalawang Nahas na ito, nagsu- 
go si David ng mga embahador sa anak nito na si 
Hanun. Gayunman, minasama niya ang marangal 
na intensiyon ni David at labis na hiniya ang mga ki- 
natawan nito. Ito naman ang nagbunsod ng sunud- 
sunod na mga pangyayari na humantong sa pagka- 
talo ng mga Ammonita sa kamay ni David.---2Sa 
10:1-5: 11:1: 12:26-31, 1Cr 19:1-5: 20:1-3. 

2. Ang ama ni Abigail na kapatid na babae o ka- 
patid sa ina ni David at posibleng ang ama ni Zerui- 
as. Siya ang lolo ni Amasa, at marahil pati nina Abi- 
sai, Asahel, at Joab. (2Sa 17:25, 1Cr 2:16, 17) Si 
Abigail ay tinatawag na “anak ni Nahas,” ngunit siya 
at ang kaniyang kapatid ay hindi tuwirang tinawag 
na mga anak na babae ni Jesse, na ama ni David, ba- 
gaman tinukoy sila bilang “mga kapatid na babae" 
ng mga anak ni Jesse, na dito ay kabilang si Da- 
vid. Nagbibigay-daan ito sa ilang posibleng mga 


NAHAT 


kaugnayan: (1) Na si Nahas ay isang babae, asawa ni 
Jesse at ang ina ng lahat ng nasasangkot (ang pa- 
ngalang ito ay maaaring ibigay sa lalaki o babae), 
ngunit malayong mangyari ito dahil kadalasan, ang 
mga babae ay binabanggit lamang sa talaangkanan 
kapag may pantanging mga kadahilanan, na sa ka- 
song ito ay waring wala naman. (2) Na ang Nahas 
ay isa pang pangalan ni Jesse, gaya ng iminumung- 
kahi ng sinaunang tradisyong Judio. “Jesse” ang 
nasa Griegong Septuagint (edisyon ni Lagarde) sa 
2 Samuel 17:25 sa halip na Nahas. (3) Na si Nahas 
ay dating asawa ng asawa ni Jesse (malamang na 
siyang totoo) at na nagsilang siya kay Nahas ng da- 
lawang babae, sina Abigail at Zeruias, bago siya ma- 
ging asawa ni Jesse at magsilang dito ng ilang anak 
na lalaki.---Tingnan ang ABIGAIL Blg. 2. 

3. Isang naninirahan sa Ammonitang lunsod ng 
Raba. Ang anak niyang si Sobi ay nagpakita ng ka- 
baitan kay David sa pamamagitan ng pagpapadala 
rito ng mga panustos nang tumakas ito patungong 
Mahanaim dahil sa paghihimagsik ni Absalom. (2Sa 
17:27-29) Posibleng isa siyang Israelita na nanira- 
han sa Raba nang ang mga Ammonita roon ay ma- 
talo ng Israel.---2Sa 12:26-31. 


NAHAT |[Kapahingahan: Katahimikan]. 

1. Shik ng Edom, anak ni Reuel at apo ni Esau at 
ng asawa nitong si Basemat, anak ni Ismael.---Gen 
36:2-4, 13, 17. 

2. Isang Levita, inapo ni Kohat, at ninuno ni Sa- 
muel. (1Cr 6:16, 22-28) Lumilitaw na tinatawag din 
siyang “Tohu” at “Toa.”-- 1Sa 1:1, 1Cr 6:33-55. 

3. Isang Levita na inatasan ni Haring Hezekias 
bilang komisyonado upang tulungan sina Conanias 
at Simei na pangasiwaan “ang abuloy at ang ika- 
sampu at ang mga banal na bagay” na dinadala sa 
templo.--2Cr 31:12, 13. 


NAHOR. 

1. Ama ni Tera at lolo ni Abraham. Si Nahor ay 
anak ni Serug at inapo ni Sem. Nabuhay siya nang 
148 taon (2177 hanggang 2029 B.C.E.).---Gen 11:22- 
26: 1Cr 1:24-27: Luc 3:34-36. 

2. Anak ni Tera; apo ni Nahor (Blg. 1): at kapatid 
ni Abraham. (Gen 11:26: Jos 24:2) Naging asawa ni 
Nahor si Milca, na kapatid ni Lot at anak ng isa pang 
kapatid ni Nahor, si Haran, samakatuwid ay pa- 
mangkin ni Nahor. Nagkaanak siya kay Milca ng 
8 lalaki, at sa kaniyang babaing si Reuma ay nagka- 
anak siya ng 4 pang lalaki, anupat sa kabuuan ay 12, 
ang ilan sa mga ito ay naging mga ulo ng tribo. 
(Gen 11:27, 29; 22:20-24) Sa pamamagitan ng kani- 
yang anak na si Betuel, si Nahor ay lolo nina Laban 
at Rebeka, at lolo sa tuhod nina Lea, Raquel, Jacob 
(Israel), at Esau.--Gen 24:15, 24, 47: 29:5, 16; 1Cr 
1:34. 


442 


Sa ulat ng Genesis tungkol sa paglisan nina Tera at 
Abraham sa Ur ng mga Caldeo, hindi kabilang ang 
pangalan ni Nahor sa talaan ng mga naglakbay. 
(Gen 11:31) Ngunit waring sumunod siya nang mag- 
laon, sapagkat nang ang lingkod ni Abraham ay 
maghanap ng asawa para kay Isaac, nagpunta siya 
sa Haran, kung saan nanahanan at namatay si Tera, 
at kung saan naninirahan ang apo ni Nahor na si La- 
ban noong pumunta sa kaniya si Jacob. (Gen 11:31, 
32, 12:4, 27:43) Ang lingkod ni Abraham ay puma- 
roon “sa lunsod ni Nahor,” maaaring sa Haran mis- 
mo o sa isang kalapit na lugar, marahil ay ang Na- 
hur na madalas banggitin sa mga tapyas ng Mari na 
mula noong ikalawang milenyo B.C.E. (Gen 24:10, 
29:4; The Biblical Archaeologist, 1948, p. 16) At 
nang humiwalay si Jacob kay Laban, tumawag si La- 
ban sa “diyos ni Abraham at diyos ni Nahor’ upang 
humatol sa pagitan nila.--Gen 31:53, tingnan ang 
HARAN Blg. 4. 


NAHUM  [Mang-aaliw [samakatuwid nga, isa 
na nagpapatibay-loob]]. 

1. Isang propetang Israelita noong ikapitong sig- 
lo B.C.E at ang manunulat ng aklat na nagtataglay 
ng kaniyang pangalan. Si Nahum ay maaaring nasa 
Juda nang panahong itala niya ang kaniyang hula. 
(Na 1:15) Ang kaniyang pagiging Elkosita ay mali- 
wanag na nangangahulugang tumatahan siya sa El- 
kos, posibleng isang lunsod o nayon sa Juda.--Na 
1:1, tingnan ang ELKOSITA. 

2. Isang ninuno ni Jesu-Kristo na nabuhay pag- 
katapos ng pagkatapon sa linya ng kaniyang ina sa 
lupa na si Maria.--Luc 3:25. 


NAHUM, AKLAT NG. Ang aklat na ito ng 
Bibliya ay isang makahulang “kapahayagan laban sa 
Nineve,” ang kabisera ng Imperyo ng Asirya. Isinu- 
lat ito ni Nahum na Elkosita. (Na 1:1) Pinatototoha- 
nan ng katuparan sa kasaysayan ng makahulang 
kapahayagang iyon ang autentisidad ng aklat na 
ito. Ilang panahon pagkaraang dumanas ng kahiya- 
hiyang pagkatalo ang Ehipsiyong lunsod ng No- 
amon (Thebes) noong ikapitong siglo B.C.E. (3:8-10), 
ang aklat ng Nahum ay sinimulang isulat, at nata- 
pos ito bago maganap ang inihulang pagkawasak ng 
Nineve noong 632 B.C.E.--Tingnan ang ASIRYA; NI- 
NEVE. 

Kasuwato ng Iba Pang mga Aklat ng Bibliya. 
Ang aklat ng Nahum ay lubusang kaayon ng iba 
pang bahagi ng Kasulatan sa paglalarawan kay Je- 
hova bilang isang “Diyos na humihiling ng bukod- 
tanging debosyon,” “mabagal sa pagkagalit at dakila 
sa kapangyarihan,” ngunit sa anumang paraan ay 
hindi nag-uurong ng kaparusahan. (Na 1:2, 3; iham- 
bing ang Exo 20:5: 34:6, 7: Job 9:4, Aw 62:11.) “Si Je- 
hova ay mabuti, isang moog sa araw ng kabagaba- 


443 


gan. At nakikilala niya yaong mga nanganganlong 
sa kaniya.” (Na 1:7, ihambing ang Aw 25:8, 46:1, Isa 
25:4: Mat 19:17.) Ang mga katangiang ito ay mali- 
naw na nakita nang iligtas niya ang mga Israelita 
mula sa paniniil ng Asirya at nang lapatan niya 
ng paghihiganti ang Nineve na may pagkakasala 
sa dugo pagkatapos niyang magtimpi ng mahaba- 
habang panahon. 

Kapansin-pansin din ang pagkakahawig ng Na- 
hum kabanata 1 at ng Awit 97. Ang pananalita ng 
Isaias (10:24-27: 30:27-33) may kinalaman sa kaha- 
tulan ni Jehova laban sa Asirya ay katugma sa paa- 
numan ng Nahum kabanata 2 at 3.--Ihambing din 
ang Isa 52:7: Na 1:15: Ro 10:15. 

Tagpo sa Kasaysayan. Bagaman tiniyak sa ka- 
niya na mabibigo ang sabuwatan ng Siryanong 
si Haring Rezin at ng Israelitang si Haring Peka 
na alisin siya sa pagkahari (Isa 7:3-7), ang wa- 
lang-pananampalatayang si Ahaz ng Juda ay may- 
kamangmangang humingi ng tulong sa Asiryanong 
si Haring Tiglat-pileser III (Tilgat-pilneser). Nang 
dakong huli, napighati siya, at hindi napalakas’ da- 
hil sa gayong pagkilos sapagkat ang Juda ay napasa- 
ilalim sa mabigat na pamatok ng Asirya. (2Cr 28:20, 
21) Nang maglaon, ang anak at kahalili ni Ahaz na si 


MGA TAMPOK NA BAHAGI 
NG NAHUM 


Isang kapahayagan laban sa Nineve, ang kabisera ng Asirya 
Isinulat bago mawasak ang Nineve noong 632 B.C.E. 


Magphihiganti si Jehova sa kaniyang mga kalaban 

(1:1-6) 

Si Jehova ay humihiling ng bukod-tanging debosyon: ba- 
gaman mabagal siya sa pagkagalit, hindi siya magpipi- 
gil sa pagpaparusa kapag nararapat 

Walang sinuman ang makatatayo laban sa init ng kani- 
yang galit: sa harap niya ay natutuyo ang mga dagat, 
umuuga ang mga bundok, natutunaw ang mga burol, 
nayayanig ang lupa 

Ang paglipol sa mga balakyot ay magdudulot ng 

kaginhawahan sa mga umaasa kay Jehova (1:7- 

3:19) 

Si Jehova ay pananggalang na moog sa mga umaasa sa 
kaniya, ngunit lilipulin niya ang kaaway 

Ipahahayag sa Juda ang mabuting balita: lilipulin ang 
“walang-kabuluhang tao,” at isasagawa nang walang 
hadlang ang tunay na pagsamba 

Muling titipunin ni Jehova ang kaniyang bayan, ngu- 
nit iguguho ang Nineve, at susunugin ang mga karong 
pandigma nito 

Ang lunsod na may pagkakasala sa dugo ay daram- 
bungin bilang kaparusahan sa mga kasalanan nito, 
walang anumang makapagliligtas dito, ang mga mandi- 
rigma nito ay magiging parang mga babae 

Ang sugat na idinulot sa hari ng Asirya ay wala nang 
paggaling 


NAIN 


Hezekias ay naghimagsik laban sa pamumuno ng 
Asirya. (2Ha 18:7) Pagkatapos, sinalakay ng Asirya- 
nong monarka na si Senakerib ang Juda at sunud- 
sunod na sinakop ang mga nakukutaang lunsod nito, 
na nagbunga ng malawakang pagkatiwangwang ng 
lupain. (Ihambing ang Isa 7:20, 23-25, 8:6-8, 36: 
1, 2.) Ang sumunod na Judeanong hari, si Manases, 
ay binihag ng mga Asiryanong pinuno ng hukbo at 
dinala sa Babilonya (na kontrolado noon ng Asirya). 
--2Cr 33:11. 

Yamang matagal nang nagdurusa noon ang Juda 
sa ilalim ng panunupil ng Asirya, ang hula ni Na- 
hum tungkol sa napipintong pagkawasak ng Nineve 
ay mabuting balita. Nagsalita si Nahum na para 
bang naganap na ang pagbagsak ng Asirya nang 
isulat niya: “Narito! Nasa ibabaw ng mga bundok 
ang mga paa niyaong nagdadala ng mabuting bali- 
ta, niyaong naghahayag ng kapayapaan. O Juda, 
ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan. Tuparin 
mo ang iyong mga panata, sapagkat hindi na mu- 
ling daraan sa iyo ang walang-kabuluhang tao. Lu- 
bus-lubusan siyang lilipulin.” (Na 1:15) Hindi na 
magiging hadlang ang mga Asiryano, wala nang 
makapipigil sa mga Judeano sa pagdalo o pagdiri- 
wang ng mga kapistahan. Lubusan silang ililigtas 
mula sa paniniil ng Asirya. (Ihambing ang Na 1:9.) 
Gayundin, ang lahat ng iba pang bayan na makari- 
rinig ng tungkol sa pagkawasak ng Nineve ay “mag- 
papalakpak ng kanilang mga kamay,” o magsasaya, 
dahil sa kaniyang kapahamakan, sapagkat nagdulot 
sa kanila ng malaking pagdurusa ang kasamaan ng 
lunsod.---3: 19. 

Dahil sa pagiging agresibo ng mga Asiryano sa 
pakikipagdigma, ang Nineve ay naging isang “lun- 
sod ng pagbububo ng dugo.” (Na 3:1) Malupit at di- 
makatao ang pakikitungo nito sa kaniyang mga 
bihag sa digmaan. Ang ilan ay sinusunog o binaba- 
latan nang buhay. Ang iba ay binubulag o pinupu- 
tulan ng ilong, mga tainga, o mga daliri. Kadalasan, 
ang mga bihag ay inaakay sa pamamagitan ng mga 
panaling nakakabit sa mga pangawit na nakatuhog 
sa ilong o mga labi. Talagang dapat puksain ang Ni- 
neve dahil sa pagkakasala nito sa dugo. 


NAIN. Isang lunsod ng Galilea kung saan binu- 
hay muli ni Jesu-Kristo ang kaisa-isang anak na la- 
laki ng isang babaing balo. (Luc 7:11-17) Ang Nain 
ay iniuugnay sa nayon ng Nein (Na'im) sa HK panig 
ng Jebel Dahi (Giv'at Ha-More, ang burol ng More), 
mga 10 km (6 na mi) sa TTS ng Nazaret. Ito ay nasa 
kalakhang lugar na binanggit nina Jerome at Euse- 
bius para sa sinaunang lugar na ito. Ang Nein, na 
nakatunghay sa Kapatagan ng Jezreel (Esdraelon), 
ay nasa isang kaakit-akit at likas na kapaligiran. Ga- 
yundin, tinutustusan ng tubig mula sa isang bukal 
doon ang maiinam na taniman ng mga puno ng 


NAIOT 


olibo at igos. Sa ngayon ay napakaliit ng nayong ito, 
ngunit ipinakikita ng mga guho sa lugar na iyon na 
mas malaki ito noong mas maagang mga siglo. 
--LARAWAN, Tomo 2, p. 738. 

Noong 31 C.E., sa panahon ng kaniyang unang 
paglalakbay sa Galilea ukol sa pangangaral, puma- 
roon si Kristo Jesus sa Nain mula sa kapaligiran ng 
Capernaum. (Luc 7:1-11) Isang distansiya na mga 
35 km (22 mi) ang naghihiwalay sa dalawang loka- 
syong ito. Maaaring ang “pintuang-daan” ay isa la- 
mang pasukan sa pagitan ng mga bahay kung saan 
may daang papasok sa Nain, yamang wala namang 
katibayan na napalibutan ng pader ang lunsod. Ma- 
lamang na sa silanganing pasukan ng Nain nasalu- 
bong ni Jesus at ng kaniyang mga alagad ang pru- 
sisyon ng libing, na marahil ay patungo sa mga 
libingan sa gilid ng burol na nasa TS ng makaba- 
gong Nein. Palibhasa'y nahabag sa balo na nawalan 
pa ng anak, lumapit si Jesus sa langkayan at binu- 
hay muli ang anak ng balo. Ang balita tungkol sa hi- 
malang ito ay lumaganap sa buong rehiyon at naka- 
rating pa nga sa Judea. Maaaring ang pangyayaring 
ito ang tinutukoy rin ng mga salitang “ang mga pa- 
tay ay ibinabangon,” na bahagi ng tugon ni Jesus sa 
mga mensahero na nang maglaon ay isinugo ng na- 
kabilanggong si Juan na Tagapagbautismo.---Luc 
7:11-22. 


NAIOT. Waring isang lugar kung saan nanira- 
han ang ibang propeta noong panahon ni Samuel. 
(1Sa 19:18-20:1) Maaaring tumutukoy ito sa isang 
lokalidad o purok ng bayan ng Rama, sa maburol na 
lupain ng Efraim. (Tingnan ang Rama Big. 5.) Pina- 
tutunayan ng tagasuri ng teksto na si S. R. Driver 
ang pangmalas na ito, sa pagkokomento ng ganito: 
“Malamang na pangalan ito ng isang lokalidad sa 
Rama, anupat hindi na natin alam kung ano ang ka- 
hulugan nito.”---Notes on the Hebrew Text and the 
Topography of the Books of Samuel, Oxford, 1966, 
p. 159. 


NAKALALANGONG INUMIN. 
ang ALAK AT MATAPANG NA INUMIN. 


NAKALALASONG HALAMAN. Bagaman 
iminumungkahi ng ilan na tumbasan ang salitang 
Hebreo na ro'sh (o, rohsh) ng hemlock, colocynth, 
o poppy, hindi posible ang anumang tiyakang pag- 
kilala sa halamang ito. Kung minsan, ang termi- 
nong Hebreong ito ay tumutukoy sa (1) isang ma- 
pait at nakalalasong halaman (Pan 3:5, 19), (2) lason 
o “kamandag” (Deu 32:33, Job 20:16), at (3) kapag 
ginamit may kaugnayan sa tubig, nakalalasong tu- 
big (Jer 8:14: 9:15: 23:15). Lumilitaw ito sa makasa- 
gisag na diwa may kinalaman sa pagbaluktot sa 
katarungan (Os 10:4, Am 6:12) at sa mga nag- 


Tingnan 


444 


aapostata.--Deu 29:18, ihambing ang Gaw 8:23, 
Heb 12:15. 

Tungkol sa Mesiyas, inihula na bibigyan siya ng 
“nakalalasong halaman” bilang pagkain. (Aw 69:21) 
Naganap ito nang si Jesu-Kristo, bago siya ibayu- 
bay, ay alukin ng alak na hinaluan ng apdo ngunit, 
nang matikman niya ito, tinanggihan niya ang na- 
kahihilong inumin na malamang na nilayong maka- 
bawas sa kaniyang mga paghihirap. Sa pag-uulat sa 
katuparan ng hulang ito, ginamit ni Mateo (27:34) 
ang salitang Griego na kho-le” (apdo), ang termino 
na matatagpuan din sa Griegong Septuagint sa Awit 
69:21. Gayunman, mira ang binabanggit sa ulat ng 
Ebanghelyo ni Marcos (Mar 15:23), at dahil dito ay 
bumangon ang pangmalas na sa kasong ito, ang 
“nakalalasong halaman” o “apdo” ay “mira.” Ang isa 
pang posibilidad ay na ang inuming iyon ay hinalu- 
an kapuwa ng apdo at mira. 


NAKAMUMUHING BAGAY. Ang salitang 
Hebreo na niddah' ay lumilitaw nang 30 ulit sa He- 
breong Kasulatan at posibleng hinalaw sa salitang- 
ugat na nadhah’, na nangangahulugang “itakwil, 
alisin sa isipan (huwag pag-isipan).” (Isa 66:5, Am 
6:3) Ang nid-dah'ay nagpapahiwatig ng karumihan, 
isang bagay na nakamumuhi, maaaring sa pisikal, 
halimbawa'y dahil sa pagreregla (Lev 12:2, 5; 15:20, 
24, 25, 33), o sa moral, halimbawa'y dahil sa idola- 
triya. (Ezr 9:11: 2Cr 29:5) Ang salitang Hebreo 
ring ito ay ginagamit may kinalaman sa “tubig na 
panlinis” (Bil 19:9-21: 31:23, BSP, NW; “tubig na gi- 
nagamit para sa pagreregla,” Bil 19:9, tlb sa Rbi8, 
“tubig ukol sa paghihiwalay,” KJ; “pinaka tubig para 
sa karumihan,” AS-Tg; “tubig para sa pagpapadali- 
say,” JB), anupat tumutukoy sa tubig na ginagamit 
upang alisin yaong marumi. 

Kaya naman, sa Panaghoy 1:17, sinabi ni Je- 
remias na nang itiwangwang ang Jerusalem, ito 
ay “naging isang nakamumuhing bagay [“gaya ng 
isang babaing nireregla,” KJ: “parang maruming ba- 
gay,” AS-Tg, “nakamumuhi,” AT” “kinasuklaman,” 
BSP| sa gitna nila [samakatuwid nga, sa gitna ng 
nakapalibot na mga bansa].” 

Bago wasakin ng Babilonya ang Jerusalem, sinabi 
ni Jehova tungkol sa taong-bayan ng Israel sa pa- 
mamagitan ng kaniyang propetang si Ezekiel: “Ang 
sambahayan ng Israel ay nananahanan sa kanilang 
lupa, at patuloy nilang pinarurumi iyon sa pamama- 
gitan ng kanilang lakad at sa pamamagitan ng kani- 
lang mga pakikitungo. Ang kanilang lakad sa harap 
ko ay naging tulad ng karumihan ng pagreregla 
[nid dah.” (Eze 36:17) Dahil sa idolatrosong mga 
gawain, ang Israel ay marumi sa espirituwal na pa- 
raan kung kaya dapat siyang iwasan ng kaniyang 
asawang nagmamay-ari, ang Diyos na Jehova, at 


445 


magkakabalikan lamang sila sa espirituwal na para- 
an pagkatapos na siya'y linisin. Kaya naman sa ta- 
lata 25 ay sinabi ni Jehova: “At wiwisikan ko kayo 
ng malinis na tubig, at kayo ay magiging malinis, 
mula sa lahat ng inyong karumihan at mula sa lahat 
ng inyong mga karumal-dumal na idolo ay lilinisin 
ko kayo. ”--Ihambing ang Eze 18:6. 

Sa Ezekiel 7:19, 20, ipinahayag ng Diyos ang ka- 
niyang galit laban sa Israel dahil sa paggawa nila ng 
relihiyosong mga imahen sa pamamagitan ng kani- 
lang pilak at ng kanilang ginto at sinabi niya na da- 
hil dito'y pangyayarihin niyang itapon nila sa mga 
lansangan ang kanilang pilak at ang kanilang ginto 
gaya ng isang “nakamumuhing bagay [nid-dah'].” 
--Ihambing ang Isa 30:22, tingnan ang KASUKLAM- 
SUKLAM NA BAGAY, KARIMA-RIMARIM NA BAGAY. 

Pagkamuhi. Ang iba pang mga pananalitang 
Hebreo na may diwa ng “pagkamuhi” ay quts, tu- 
mutukoy sa emosyonal na reaksiyon ng isa at bini- 
bigyang-katuturan bilang “mamuhi, magkaroon ng 
pagkamuhi sa, makadama ng nakapanlulumong ta- 
kot sa” (Gen 27:46, 1Ha 11:25, Bil 22:3), at ga-al, na- 
ngangahulugan ding “mamuhi,” ngunit nagpapahi- 
watig ng pagtatakwil sa bagay na kinamumuhian. 
(Lev 26:11, 15, 30, 2Sa 1:21, tlb sa Rbi8) Sa Griegong 
Septuagint, ang mga salitang Hebreong ito ay isina- 
salin kung minsan bilang pro-so :khthi'z0, nanganga- 
hulugang “masuklam” (Gen 27:46, Lev 26:15, iham- 
bing ang Heb 3:10), at bde-lys'so-mai, na may diwa 
naman na “magpahayag ng pagkamuhi sa, masuk- 
lam sa.”--Lev 20:23, 26:11, ihambing ang Ro 2:22. 

Dahil nagkasala ang mga Canaanita ng seksuwal 
na imoralidad at kalisyaan, idolatriya, at mga espi- 
ritistikong gawain, kinamuhian sila ng Kataas-taa- 
san, at dahil dito'y ipinag-utos niyang puksain sila. 
(Lev 20:2-23) Binabalaan ang mga Israelita na kung 
magiging masuwayin sila, kamumuhian din sila ni 
Jehova, anupat aalisin niya sa kanila ang kaniyang 
proteksiyon at pagpapala. Gayunman, dahil matapat 
siya sa kaniyang tipan sa Israel, hindi niya sila ka- 
mumuhian hanggang sa punto na lubusan niya si- 
lang lilipulin. (Lev 26:11-45) Sa kaso ng mga magi- 
ging balakyot, ang kanilang pagkabuhay-muli ay 
magiging tungo sa walang-hanggang “pagkamuhi” 
(sa Heb., dera-ohn'). Iyon ay pagkabuhay-muli sa 
paghatol na hahantong sa walang-hanggang pagka- 
lipol.---Dan 12:2, Ju 5:28, 29. 

Ang tahasang pagtatakwil sa mga utos, saway, at 
mga paglalaan ni Jehova ay maituturing na di- 
wastong pagkamuhi. Ito ang naging pagkakasala ng 
mga Israelita nang tanggihan nilang sundin ang 
mga utos ni Jehova at nang kamuhian nila ang 
manna bilang “kasuklam-suklam na tinapay.” (Bil 
21:5, Lev 26:15) Ipinapayo ng Kawikaan 3:11 na 'hu- 
wag kamuhian ang saway ni Jehova." 


NAKATALAGANG BAGAY 


Sa Roma 12:9 ay pinapayuhan ang mga Kristiya- 
no: “Kamuhian ninyo ang balakyot.” Ang terminong 
Griego na isinalin dito bilang “kamuhian” (aposty- 
geo) ay ang anyong intensive ng pandiwang Grie- 
go na nangangahulugang “mapoot,” at sa gayon ay 
literal na nangangahulugang “mapoot nang masid- 
hi.” Kapag hindi kinamuhian ng isang tao ang balak- 
yot, anupat hindi na iyon karima-rimarim sa kani- 
ya, kamumuhian naman siya ni Jehova. 


NAKAPALOOB NA LUNSOD, MGA. Mga 
lunsod ng isang partikular na grupo ng mga tao 
o tribo na nasa loob ng teritoryo ng ibang tribo. Ka- 
bilang sa makabagong-panahong mga halimbawa 
ng nakapaloob na mga lugar ay ang Kanlurang Ber- 
lin na napalilibutan noon ng teritoryo ng Silangang 
Alemanya, at ang lupaing ibinigay sa Nagkakaisang 
mga Bansa na lubusang nakapaloob naman sa New 
York City. Sa loob ng apat na siglo, isang bahagi ng 
sinaunang Jerusalem ang nanatiling isang nakapa- 
loob na Jebusitang lunsod sa teritoryo ng Israel 
hanggang noong tuluyan itong bihagin ni David. 
--Jos 15:63: Huk 1:21; 19:11, 12, 2Sa 5:6-9. 

Nang hati-hatiin ang Lupang Pangako sa 12 tribo, 
nagkaroon ng mga lunsod na nasa loob ng kalak- 
hang teritoryo ng isang tribo ngunit hawak naman 
ng ibang tribo. Ayon sa Josue 16:9, “ang mga anak 
ni Efraim ay nagkaroon ng mga nakapaloob [o, “na- 
kahiwalay, nakabukod '] na lunsod sa gitna ng mana 
ng mga anak ni Manases” (tlb sa Rbi8), samakatu- 
wid nga, “mga bayan na nakatalaga para sa mga 
Efraimita sa loob ng mana ng mga anak ni Mana- 
ses.” (JB: tingnan din ang Jos 17:8, 9.) Ang ilan sa 
mga anak ni Manases ay tumahan sa mga bayan 
na nasa loob ng mga hangganan ng Isacar at ng 
Aser.--Jos 17:11: 1Cr 7:29. 

Ang mana ng Simeon ay binubuo ng mga lunsod 
na nasa loob ng teritoryo ng Juda, dahil ang tak- 
dang bahagi ng huling nabanggit ay “napakalaki 
para sa kanila.” (Jos 19:1-9: MGA MAPA, Tomo 1, 
p. 744, 947) Ang 48 lunsod na pinangasiwaan ng 
mga Levita, kabilang na rito ang 6 na kanlungang 
lunsod, ay pawang nakapaloob sa teritoryo ng ibang 
mga tribo. (Jos 21:3-41) Sa ganitong paraan natupad 
ang hula ni Jacob bago siya mamatay may kinala- 
man kina Simeon at Levi, na “magkakaroon sila ng 
bahagi sa Jacob, ngunit pangangalatin sila sa Isra- 
el.’ —Gen 49:7. 


NAKATALAGANG BAGAY. Sa kaniyang 
mga pakikitungo sa bansang Israel, may mga ba- 
gay, mga tao, o buu-buong mga lunsod pa nga na 
iniutos ng Diyos na Jehova na ilagay sa ilalim ng sa- 
gradong pagbabawal, anupat hindi maaaring ga- 
mitin ang mga ito sa anumang pangkaraniwan 
o di-banal na layunin. Binigyang-katuturan nina 


NAKATALAGANG BAGAY 


Koehler at Baumgartner ang cherem bilang isang 
“bagay o tao na nakatalaga (sa pagpuksa o sagra- 
dong paggamit at samakatuwid ay ibinukod mula sa 
di-banal na paggamit),” at ang anyong causative ng 
pandiwang cha-ram' bilang “palayasin (sa pamama- 
gitan ng pagbabawal . . . ibukod mula sa lipunan at 
buhay, italaga sa pagkapuksa).” (Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros, Leiden, 1958, p. 334) Samakatu- 
wid, sa gayong diwa, ang mga bagay na nakatala- 
ga ay naging “bawal” sa mga Israelita. Ang kaugnay 
nitong salita sa Arabe ay may ganito pa ring kahu- 
lugan hanggang sa ngayon. Sa mga Arabeng Mus- 
lim, ang sagradong teritoryo ng Mecca at Medina ay 
itinuturing na haram, at ang harim ng isang shik ay 
matagal nang ipinagbabawal sa lahat maliban sa 
panginoon ng harem o sa kaniyang mga bating. 

Unang binanggit ang sagradong pagbabawal nang 
ibigay ang Kautusan. Sa Exodo 22:20 ay mababasa 
natin: “Ang maghahain sa alinmang diyos mali- 
ban lamang kay Jehova ay itatalaga sa pagkapuksa 
[isang anyo ng charam].” Ang batas na ito ay wa- 
lang-pagtatanging ikinapit mismo sa mga Israelita, 
gaya noong magsagawa sila ng idolatriya sa Sitim, 
na ikinamatay ng mga 24,000 sa bansa. (Bil 25:1-9) 
Maaari ring sumailalim sa pagbabawal ang isa na 
nagtataglay ng isang bagay na nakatalaga sa pagka- 
puksa. Kaya naman may kinalaman sa relihiyosong 
mga imahen ng mga bansa ng Canaan, binabalaan 
ng Diyos ang mga Israelita: “Huwag kang magpapa- 
sok ng karima-rimarim na bagay [imahen] sa iyong 
bahay at ikaw ay maging isang bagay na nakatala- 
ga sa pagkapuksa [cherem] na tulad niyaon. Dapat 
kang lubos na marimarim doon at talagang kasukla- 
man mo iyon, sapagkat iyon ay isang bagay na na- 
katalaga sa pagkapuksa.”--Deu 7:25, 26. 

Ang sagradong pagbabawal ay hindi laging na- 
ngangahulugan ng pagkapuksa. Ang mga kagami- 
tan, mga hayop, at pati mga bukid ay maaaring ita- 
laga kay Jehova at sa gayo'y magiging mga banal na 
bagay ukol sa sagradong paggamit ng mga saserdo- 
te o para sa paglilingkod sa templo. Gayunman, ang 
mga taong isinailalim sa sagradong pagbabawal ay 
walang pagsalang papatayin. Ang nakatalagang ba- 
gay ay hindi maaaring tubusin ng anumang halaga, 
at ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng 
isang bagay na nakatalaga at ng isang bagay na pi- 
nabanal.--Lev 27:21, 28, 29, ihambing sa mga tala- 
ta 19, 27, 30, 31; Bil 18:14: Jos 6:18, 19, 24: Eze 44:29: 
Ezr 10:8. 

Mga Canaanita. Lubhang naitampok ang sa- 
gradong pagbabawal na ito noong panahon ng pana- 
nakop sa Canaan. Bago opisyal na pumasok ang Is- 
rael sa lupain, sinang-ayunan ni Jehova ang panata 
ng mga Israelita na italaga sa pagkapuksa ang mga 
lunsod ng kaharian ng Canaanitang hari ng Arad na 


446 


sumalakay sa kanila sa Negeb. (Bil 21:1-3) Matapos 
sumalakay sina Sihon at Og sa Israel, ang kanilang 
mga kaharian, na nasa S ng Jordan, ang sumunod 
na sumailalim sa pagbabawal, anupat humantong 
iyon sa pagkapuksa ng lahat ng tao sa kanilang mga 
lunsod at tanging mga alagang hayop at iba pang 
mga samsam ang itinira. (Deu 2:31-35, 3:1-7) Nang 
maglaon, sa Kapatagan ng Moab, bago tumawid sa 
Jordan ang mga Israelita, muling idiniin ni Jehova 
ang kahalagahan ng malinis na pagsamba at ang 
pag-iwas sa lahat ng nakasasamang impluwensiya. 
Iniutos niya na pitong bansa sa Lupang Pangako ang 
ilagay sa ilalim ng sagradong pagbabawal at na ang 
idolatrosong mga mamamayan ng mga ito ay itala- 
ga sa pagkapuksa na isasagawa ng mga Israelita bi- 
lang tagapaglapat ng kaniyang mga hatol. (Deu 7:1- 
6, 16, 22-26) Tanging ang malalayong lunsod na 
hindi kabilang sa mga bansang ito ang bibigyan ng 
pagkakataong makipagpayapaan, subalit dapat lipu- 
lin yaong mga bansang tinukoy ng Diyos bilang na- 
katalaga sa pagkapuksa, “upang hindi nila kayo ma- 
turuang gawin ang ayon sa lahat ng kanilang mga 
karima-rimarim na bagay, na ginagawa nila sa ka- 
nilang mga diyos, at magkasala nga kayo laban kay 
Jehova na inyong Diyos.” (Deu 20:10-18) Kung hindi 
nila lilipulin ang alinman sa mga ito, tiyak na maha- 
hawa sila sa mga ito at marurumhan dahil sa kani- 
lang huwad na relihiyon. Ang paglipol naman sa 
kanila ay mag-iingat sa buhay ng mga Israelita, 
ngunit lalong mahalaga, mapananatili nito ang ka- 
dalisayan ng pagsamba sa Soberano ng Sansinukob, 
ang Diyos na Jehova. Isasagawa rin ang pagbabawal 
na ito sa sinumang nag-aapostatang miyembro ng 
kanilang pamilya o sa mga tatahan sa alinmang Is- 
raelitang lunsod na itatatag sa Lupang Pangako. 
--Deu 13:6-17. 

Sa kanluran ng Jordan, ang Jerico ang kauna- 
unahang lunsod na itinalaga sa pagkapuksa, anupat 
walang anumang itinira roon maliban sa mga metal 
na gagamitin sa templo. Dahil sa pananampalataya 
ni Rahab, siya at ang kaniyang pamilya ay hindi isi- 
nama sa pagbabawal. Bagaman mahigpit na nagba- 
bala si Josue na posibleng maitalaga sa pagkapuksa 
ang buong bansa kung hindi nila susundin ang pag- 
babawal na iyon, kinuha pa rin ni Acan ang ilan sa 
ipinagbabawal na mga bagay at sa gayo'y ginawa 
ang kaniyang sarili na “isang bagay na nakatalaga sa 
pagkapuksa.” Tanging ang kamatayan niya ang nag- 
ligtas sa buong bansa mula sa gayunding pagbaba- 
wal.--Jos 6:17-19, 7:10-15, 24-26. 

Mga Gibeonita. Pagkatapos nito, maraming 
lunsod pa ang itinalaga sa pagkapuksa. (Jos 8:26, 27: 
10:28-42, 11:11, 12) Hinggil sa mga lunsod na iyon, 
sinasabi ng ulat: “Walang lunsod na nakipagpayapa- 
an sa mga anak ni Israel maliban sa mga Hivita na 
tumatahan sa Gibeon. Ang lahat ng iba pa ay kinu- 


447 


ha nila sa pamamagitan ng pakikipagdigma. Sapag- 
kat naging pamamaraan nga ni Jehova na hayaang 
magpakasutil ang kanilang mga puso anupat mag- 
deklara ng digmaan laban sa Israel, nang sa gayon 
ay maitalaga niya sila sa pagkapuksa, upang hindi 
sila tumanggap ng anumang paglingap, kundi mali- 
pol nga niya sila, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moi- 
ses. ”--Jos 11:19, 20. 

Ang Pagkabigo ng Asirya. Ipinaghambog ng 
Asiryanong si Senakerib na walang diyos ang naka- 
pagligtas sa mga bansang itinalaga ng kaniyang 
mga ninuno sa pagkapuksa. (2Cr 32:14) Subalit hin- 
di naipatupad ng huwad na mga diyos ng Asirya 
ang gayong pagbabawal sa Jerusalem, at ipinakita 
ng tunay na Diyos na si Jehova na ang banta ni 
Senakerib ay walang saysay. Gayunpaman, nang 
maglaon, dahil sa pagkasutil at paghihimagsik ng ta- 
ong-bayan, ang mismong lupain ng Juda ay itinala- 
ga ng Diyos sa pagkapuksa, at dumanas ito ng 
pagkawasak sa mga kamay ni Nabucodonosor. (Jer 
25:1-11, Isa 43:28) Pagkatapos nito, ang Babilonya 
naman ang lubusang itinalaga sa pagkapuksa.---Jer 
50:21-27, 51:1-3, ihambing ang Apo 18:2-8. 

Iba Pang Pagbanggit. Nang mamayan na ang 
Israel sa lupain, ang mga Israelitang tumatahan sa 
Jabes-gilead ay sumailalim sa pagbabawal dahil hin- 
di nila sinuportahan ang nagkakaisang pagkilos la- 
ban sa tribo ni Benjamin bilang parusa sa kabalak- 
yutan nito. (Huk 21:8-12) Hindi isinakatuparan ni 
Haring Saul nang lubusan ang mga kundisyon ng 
pagbabawal sa Amalek at sa hari nito, anupat idina- 
hilan niya na ang mga bagay na hindi nilipol ay iha- 
handog kay Jehova bilang hain. Sinabihan siya na 
“ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain” at 
na ang paghahari ay ibibigay sa iba. (1Sa 15:1- 
23) Halos gayundin ang naging pagkakasala ni Ha- 
ring Ahab may kinalaman sa Siryanong si Ben- 
hadad II. (1Ha 20:42) Itinalaga ng mga Ammonita at 
mga Moabita sa pagkapuksa ang mga tumatahan sa 
Bundok Seir.---2Cr 20:22, 23. 

Binabanggit sa maraming hula ang sagradong 
mga pagbabawal. Inihula sa Malakias 4:5, 6 ang ga- 
wain ni “Elias na propeta bago dumating ang dakila 
at kakila-kilabot na araw ni Jehova,” upang si Jeho- 
va ay hindi dumating at saktan nga ang lupa sa 
pamamagitan ng pagtatalaga nito sa pagkapuksa." 
(Ihambing ang Mat 24:21, 22.) Inilalarawan sa Da- 
niel 11:44 ang makasagisag na “hari ng hilaga” na 
humahayo dahil sa matinding pagngangalit upang 
“lumipol at magtalaga ng marami sa pagkapuksa.” 
Dahil sa kaniyang galit, si Jehova ay inilalarawan bi- 
lang nagtatalaga ng “lahat ng mga bansa" sa pagka- 
puksa. (Isa 34:2, ihambing ang Apo 19:15-21.) Si- 
nasabi na sa pamamagitan ng isang pagbabawal, 
itatalaga ng matagumpay na “anak na babae ng 
Sion” ang di-tapat na pakinabang at yaman ng mga 


NAKATATAAS NA MGA AWTORIDAD 


kaaway na bayan ukol “sa tunay na Panginoon ng 
buong lupa.” (Mik 4:13) Inihula na ang Jerusalem, 
kapag nailigtas na mula sa lahat ng kaniyang mga 
kaaway, ay tatahanan at “hindi na magkakaroon ng 
pagtatalaga sa pagkapuksa.”--Zac 14:11: ihambing 
ang Apo 22:3. 

Idiniriin ng mga kasulatang ito ang sinabi ng 
Diyos sa Deuteronomio 7:9, 10: “At nalalaman mong 
lubos na si Jehova na iyong Diyos ang tunay na 
Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at 
maibiging-kabaitan para roon sa mga umiibig sa ka- 
niya at doon sa mga tumutupad ng kaniyang mga 
utos hanggang sa isang libong salinlahi, ngunit gu- 
maganti nang mukhaan doon sa napopoot sa kaniya 
sa pamamagitan ng pagpuksa rito. Hindi siya mag- 
aatubili roon sa napopoot sa kaniya, gagantihan niya 
ito nang mukhaan.” Ipinahayag naman ng Anak ng 
Diyos, na nagbigay ng kaniyang buhay bilang pan- 
tubos: “Siya na nananampalataya sa Anak ay may 
buhay na walang hanggan, siya na sumusuway sa 
Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot 
ng Diyos ay nananatili sa kaniya.” (Ju 3:36) Maliwa- 
nag na ang isinumpang “mga kambing” sa makahu- 
lang talinghaga sa Mateo 25:31-46 ay mga tao na sa 
kanila'y nananatili ang poot ng Diyos at samakatu- 
wid ay itinalaga sa walang-hanggang pagkapuksa. 

Sa Septuagint, ang salitang cherem ay kara- 
niwang isinasalin sa pamamagitan ng Griegong 
ana the-ma.--Tingnan ang PANATA, SUMPA Blg. 2. 


NAKATATAAS NA MGA AWTORIDAD. 


Isang pananalita sa Roma 13:1 na tumutukoy sa 
mga awtoridad ng pamahalaan ng tao. Ang kasula- 
tang ito ay isinasalin sa iba't ibang paraan: “Ang 
bawat kaluluwa ay magpasakop sa nakatataas na 
mga awtoridad, sapagkat walang awtoridad mali- 
bang sa pamamagitan ng Diyos; ang umiiral na mga 
awtoridad ay inilagay ng Diyos sa kanilang relati- 
bong mga posisyon.” (NW) “Ang bawat sakop ay 
maging masunurin sa mga awtoridad na namama- 
hala, sapagkat walang awtoridad na hindi sumasai- 
lalim sa kontrol ng Diyos, at inilagay sa ilalim ng 
Kaniyang kontrol ang umiiral na mga awtoridad.” 
(We) “Dapat sundin ng lahat ang mga awtoridad ng 
estado, sapagkat walang awtoridad na umiiral nang 
walang pahintulot ng Diyos, at ang umiiral na mga 
awtoridad ay inilagay roon ng Diyos.”---TEV. 

Bagaman hindi sa kaniya nagmula ang mga ito 
(ihambing ang Mat 4:8, 9: 1Ju 5:19; Apo 13:1, 2), hi- 
nayaan ng Diyos na Jehova na umiral ang mga aw- 
toridad ng pamahalaan ng tao, at patuloy na umiiral 
ang mga ito dahil sa kapahintulutan niya. Gayun- 
man, upang matupad ang kaniyang kalooban, ma- 
gagawa ni Jehova na alisin, patnubayan, o kontrolin 
ang mga awtoridad na ito, kung iyon ang ipasiya ni- 
yang gawin. Ipinahayag ng propetang si Daniel 


NAKIKIPAMAYAN 


may kinalaman kay Jehova: “Kaniyang binabago 
ang mga panahon at mga kapanahunan, nag-aalis 
ng mga hari at naglalagay ng mga hari.” (Dan 2:21) 
At sinasabi naman ng Kawikaan 21:1: “Ang puso ng 
hari ay gaya ng mga batis ng tubig sa kamay ni Je- 
hova. Ibinabaling niya iyon saanman niya kalug- 
dan.”--Ihambing ang Ne 2:3-6, Es 6:1-11. 

Mga Dahilan Upang Magpasakop ang mga 
Kristiyano. Samantalang walang dahilan upang 
salansangin ng mga Kristiyano ang isang kaayu- 
sang ipinahintulot ng Diyos, may mabuting dahilan 
upang magpasakop sila sa nakatataas na mga awto- 
ridad. Karaniwan na, ang mga pinuno sa pamahala- 
an, bagaman maaaring tiwali, ay hindi nagpaparu- 
sa sa iba dahil sa paggawa ng mabuti, samakatuwid 
nga, dahil sa pagsunod sa batas ng lupain. Ngunit 
ang isang tao na nagnanakaw, pumapaslang, at gu- 
magawa ng iba pang mga gawang tampalasan ay 
tatanggap ng di-kaayaayang hatol mula sa nama- 
mahalang awtoridad. Halimbawa, dahil sa kaniyang 
krimen, posibleng lapatan ng kamatayan ang isa na 
nagkasala ng sinasadyang pagpaslang. Yamang ipi- 
nahintulot ng Diyos na Jehova, pagkatapos ng Baha, 
ang kaparusahang kamatayan para sa mga mama- 
maslang (Gen 9:6), ang taong may awtoridad, sa 
paglalapat niya ng kamatayan sa manlalabag-batas, 
ay gumaganap bilang “lingkod ng Diyos, isang taga- 
paghiganti upang magpamalas ng poot sa nagsasa- 
gawa ng masama. ”--Ro 13:2-4: Tit 3:1; 1Pe 2:11-17. 

Ang pagpapasakop ng mga Kristiyano sa nakata- 
taas na mga awtoridad ay hindi lamang salig sa ka- 
kayahan ng mga ito na magparusa sa mga mang- 
gagawa ng kasamaan. Para sa isang Kristiyano, 
sangkot dito ang budhi. Nagpapasakop siya sa mga 
taong may awtoridad dahil kinikilala niya na kasu- 
wato ito ng kalooban ng Diyos. (Ro 13:5, 1Pe 2:13- 
15) Kaya nga, ang pagpapasakop sa nakatataas na 
mga awtoridad---sa pulitikal na awtoridad ng sanli- 
butan--ay hindi kailanman maaaring maging lu- 
bus-lubusan. Imposible para sa isang Kristiyano na 
makapag-ingat ng mabuting budhi at magawa ang 
kalooban ng Diyos kung lalabagin niya ang kautu- 
san ng Diyos dahil sa kahilingan ng pulitikal na aw- 
toridad. Sa dahilang ito, ang pagpapasakop sa naka- 
tataas na mga awtoridad ay dapat na laging malasin 
ayon sa liwanag ng sinabi ng mga apostol sa Ju- 
diong Sanedrin: “Dapat naming sundin ang Diyos 
bilang tagapamahala sa halip na mga tao.”---Gaw 
5:29. 

Yamang ang mga awtoridad ng pamahalaan ay 
naglalaan ng mahahalagang serbisyo upang mati- 
yak ang kaligtasan, katiwasayan, at kapakanan ng 
kanilang mga nasasakupan, may karapatan silang 
tumanggap ng mga buwis at tributo bilang kabaya- 
ran sa kanilang mga serbisyo. Sa diwa na naglalaan 


448 


sila ng kapaki-pakinabang na mga serbisyo, ang 
mga awtoridad ng pamahalaan ay maaaring ta- 
waging “mga pangmadlang lingkod ng Diyos.” (Ro 
13:6, 7) May mga pagkakataon na tuwirang nakatu- 
long sa mga lingkod ng Diyos ang mga serbisyong 
ito, gaya noong gawing posible ni Haring Ciro na 
makabalik sa Juda at Jerusalem ang mga Judio at 
muling maitayo ng mga ito ang templo. (2Cr 36:22, 
23, Ezr 1:1-4) Kadalasan naman, ang mga kapaki- 
nabangan sa mga ito ay tinatamasa ng lahat kung 
wastong ginagampanan ng mga awtoridad ang ka- 
nilang mga tungkulin. Kabilang sa mga iyon ang 
pagpapanatili ng isang sistema ng batas kung saan 
maaaring bumaling ang mga tao ukol sa kataru- 
ngan, proteksiyon laban sa mga kriminal at sa mga 
ilegal na pangkat ng mang-uumog, at iba pa.--Fil 
1:7: Gaw 21:30-32, 23:12-32. 

Sabihin pa, mananagot sa Diyos ang isang taga- 
pamahala na gumagamit ng kaniyang awtoridad sa 
maling paraan. Sumulat ang apostol na si Pablo: 
“Huwag ipaghiganti ang inyong sarili, mga mina- 
mahal, kundi bigyan ninyo ng dako ang poot: sapag- 
kat nasusulat: “Akin ang paghihiganti, ako ang ga- 
ganti, sabi ni Jehova." "---Ro 12:19: Ec 5:8. 


NAKIKIPAMAYAN. Tingnan ang NANINIRA- 
HANG DAYUHAN. 
NALABI. Mga natira sa isang pamilya, ban- 


sa, tribo, o uri, mga nakaligtas sa isang pagpatay 
o pagpuksa o sa isang makasaysayang pangyayari, 
yaong mga nananatiling tapat sa Diyos mula sa 
isang bansa o kalipunan ng mga tao na humiwalay. 

Si Noe at ang kaniyang pamilya ay mga nalabi ng 
sangkatauhang umiral bago ang Baha. Ang pandi- 
wang sha-ar, “maiwan,” ay ginamit bilang paglala- 
rawan sa kanila na tanging nanatiling buhay. (Gen 
7:23) Nang maglaon, sa Ehipto, sinabi ni Jose sa ka- 
niyang mga kapatid: “Dahil dito ay isinugo ako ng 
Diyos sa unahan ninyo upang maglagay ng isang 
nalabi [samakatuwid nga, mga nakaligtas na mag- 
papatuloy ng mga inapo at linya ng pamilya, iham- 
bing ang 2Sa 14:7] para sa inyo sa lupa at upang pa- 
natilihin kayong buhay sa pamamagitan ng isang 
malaking pagliligtas.”--Gen 45:4, 7, tlb sa Rbi8. 

Isang Nalabi ng Israel ang Bumalik Mula sa 
Pagkatapon. Sa Bibliya, ang malimit tukuyin bi- 
lang nalabi ay yaong mga kabilang sa bayan ng 
Diyos. Sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, 
ang Diyos ay nagbabala ng kaparusahan sa Israel 
dahil sa kanilang pagkamasuwayin, subalit nagbi- 
gay rin siya ng kaaliwan sa pamamagitan ng pag- 
hula na isang nalabi ang maiingatan, babalik sa Je- 
rusalem at muling magtatayo niyaon, at uunlad at 
magluluwal ng bunga.---Isa 1:9, 11:11, 16, 37:31, 32, 
Jer 23:3, 31:7-9. 


449 


Matapos tangayin ni Haring Nabucodonosor ng 
Babilonya ang mga bihag na kinabibilangan ni Ha- 
ring Jehoiakin ng Juda noong 617 B.C.E., binigyan ni 
Jehova ng pangitain ang propetang si Jeremias. Sa 
pangitain, ang mabubuting igos ay kumakatawan sa 
mga tapon ng Juda na dinala sa Babilonya at na sa 
kalaunan ay isasauli ni Jehova sa kanilang lupain. 
Ang masasamang igos ay kumakatawan kay Ha- 
ring Zedekias, sa kaniyang mga prinsipe, at sa iba 
pang tulad nila na hindi dinala sa pagkatapon noong 
panahong iyon (sa katunayan, sila ang nakararami 
sa mga tumatahan sa Jerusalem at sa Juda), at 
gayundin sa mga naninirahan sa Ehipto. Noong 
607 B.C.E., halos lahat niyaong mga nasa Juda ay pi- 
natay o ipinatapon sa pangkatapusang pagwasak ni 
Nabucodonosor sa Jerusalem. At nang maglaon, ya- 
ong mga nasa Ehipto, kasama na ang mga tumakas 
doon pagkatapos ng 607 B.C.E., ay nagdusa nang lu- 
musob si Nabucodonosor sa lupaing iyon.---Jer 24: 1- 
10: 44:14: 46:13-17: Pan 1:1-6. 

Pinangakuan ni Jehova ang tapat na nalabi, yaong 
mga nagsisi sa kanilang mga kasalanang naging da- 
hilan kung bakit niya sila ipinatapon, na titipunin 
niya silang tulad ng mga tupa sa kural. (Mik 2:12) 
Ginawa niya ito noong 537 B.C.E. nang bumalik ang 
isang nalabi ng mga Judio sa ilalim ni Zerubabel. 
(Ezr 2:1, 2) Dati ay “umiika-ika” sila, ngunit tinipon 
sila ni Jehova, at (bagaman nasa ilalim sila ng pa- 
mumuno ng Persia), dahil si Gobernador Zerubabel 
ang namamahala sa kanila at dahil muling itinatag 
ang tunay na pagsamba sa templo, muli nilang na- 
ging Hari ang Diyos. (Mik 4:6, 7) Magiging tulad sila 
ng “hamog mula kay Jehova,” na nagdudulot ng 
pagpapanariwa at kasaganaan, at magkakaroon sila 
ng tibay-loob at lakas na gaya ng “isang leon sa git- 
na ng mga hayop sa kagubatan.” (Mik 5:7-9) Lumi- 
litaw na ang huling nabanggit na hula ay natupad 
noong panahon ng yugtong Macabeo, anupat dahil 
dito ay naingatan ang mga Judio sa kanilang lupain 
at naingatan ang templo, hanggang sa pagdating ng 
Mesiyas. 

Kalakip sa pangalan ni Sear-jasub na anak ng pro- 
petang si Isaias ang pangngalang she'ar” (pandiwa, 
sha-ar') at nangangahulugan iyon ng “Isang Nalabi 
Lamang (Yaong mga Nalalabi) ang Babalik.” Ang pa- 
ngalang ito ay isang tanda na babagsak ang Jerusa- 
lem at na ang mga tumatahan dito ay yayaon sa 
pagkatapon ngunit maaawa ang Diyos at ibabalik 
niya sa lupain ang isang nalabi.---Isa 7:3. 

Walang Nalabing Matitira sa Babilonya. Gi- 
namit ng Diyos ang Babilonya upang parusahan ang 
kaniyang bayan, subalit nagmalabis ito at nalugod 
sa paniniil at pagmamalupit sa kanila at binalak ni- 
tong panatilihin silang tapon magpakailanman. Sa 
katunayan, ito'y sapagkat ang Babilonya ang pangu- 
nahing tagapagtaguyod ng huwad na pagsamba at 


NANINIRAHANG DAYUHAN 


napopoot siya kay Jehova at sa pagsamba sa Kaniya. 
Dahil dito, ipinahayag ng Diyos: “Puputulin ko mula 
sa Babilonya ang pangalan at nalabi at supling at ka- 
apu-apuhan.” (Isa 14:22) Nang bandang huli, ang 
Babilonya ay lubusan at permanenteng itiniwang- 
wang, at wala nang babalik na nalabi upang muli 
siyang itayo. 

Isang Nalabi ng Israel ang Tumanggap kay 
Kristo. Nang dumating si Jesu-Kristo sa ban- 
sang Israel, tinanggihan siya ng karamihan. Ta- 
nging isang nalabi ang nagpakita ng pananampala- 
taya at naging mga tagasunod niya. Ikinapit ng 
apostol na si Pablo sa mga Judiong nalabi na ito ang 
ilang hula sa Isaias (10:22, 23: 1:9) nang sumulat 
siya: “Bukod diyan, si Isaias ay sumisigaw may ki- 
nalaman sa Israel: Bagaman ang bilang ng mga 
anak ni Israel ay maging tulad ng buhangin sa da- 
gat, yaong nalabi ang maliligtas. Sapagkat si Jehova 
ay gagawa ng pakikipagsulit sa lupa, na tinatapos ito 
at pinalikli.” Gayundin, gaya nga ng sinabi ni Isaias 
noong una: “Malibang si Jehova ng mga hukbo ang 
nag-iwan sa atin ng isang binhi, naging gaya na 
sana tayo ng Sodoma, at ginawa na sana tayong ka- 
tulad ng Gomorra.”” (Ro 9:27-29) Ginamit din ni Pa- 
blo ang halimbawa ng 7,000 natira noong panahon 
ni Elias na hindi lumuhod kay Baal, at sinabi niya: 
“Kaya nga, sa ganitong paraan, sa kasalukuyang ka- 
panahunan din ay may nalabi na lumitaw ayon sa 
isang pagpili dahil sa di-sana-nararapat na kabai- 
tan.”--Ro 11:5. 

Ang Espirituwal na Nalabi. Sa Apocalip- 
sis (12), iniulat ni Juan ang kaniyang pangitain 
tungkol sa isang babae sa langit, at isang dragon, at 
tinapos niya ang bahaging iyon ng pangitain sa 
pagsasabing: “At ang dragon ay napoot sa babae, 
at umalis upang makipagdigma sa mga nalalabi 
[loi'pon'] sa kaniyang binhi, na tumutupad sa mga 
utos ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo tung- 
kol kay Jesus.” Ang ‘mga nalalabi na may gawaing 
pagpapatotoo tungkol kay Jesus' ay ang natitirang 
mga kapatid ni Jesu-Kristo dito sa lupa matapos 
ihagis ang Diyablo sa lupa at ipahayag ang patalas- 
tas na: “Ngayon ay naganap na ang kaligtasan at 
ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos 
at ang awtoridad ng kaniyang Kristo.” Ang Diyablo, 
ang dragon, ay nakikipagdigma laban sa nalabing 
ito ng espirituwal na mga kapatid ni Kristo sa pama- 
magitan ng “mababangis na hayop” at ng “larawan 
ng mabangis na hayop,” na inilarawan sa Apocalip- 
sis kabanata 13. Subalit nagtatagumpay ang nalabi, 
gaya ng isinisiwalat ng Apocalipsis kabanata 14. 
--Tingnan ang BINHI. 


NANINIRAHANG DAYUHAN. Sa mala- 
wak na kahulugan nito, ang pangngalang Hebreo 
na ger ay tumutukoy sa sinumang naninirahan 


NANINIRAHANG DAYUHAN 


bilang dayuhan sa labas ng kaniyang tinubuang lu- 
pain at may limitadong karapatang sibil. Maaaring 
nakikibahagi siya o hindi sa relihiyosong mga gawa- 
in ng mga katutubo ng lupaing tinitirahan niya. 
Sina Abraham, Isaac, Jacob, at ang kanilang mga 
inapo ay tinukoy bilang mga naninirahang dayuhan 
bago sila nabigyan ng legal na karapatang mag- 
may-ari sa Lupang Pangako.--Gen 15:13, 17:8, Deu 
23:7. 

Kapag tinutukoy ng Bibliya ang isang taong di- 
lahing Israelita may kaugnayan sa komonwelt ng Is- 
rael, ang katawagang “naninirahang dayuhan” ay 
kumakapit kung minsan sa isa sa mga ito na naging 
isang proselita o isang ganap na mananamba ni Je- 
hova. Kung minsan naman ay tumutukoy ito sa 
isang nakikipamayan sa lupain ng Palestina na kon- 
tento nang makipanirahan sa mga Israelita, anupat 
sumusunod sa saligang mga batas ng lupain ngunit 
hindi niya lubusang tinatanggap ang pagsamba kay 
Jehova. Ang konteksto ang magpapakita kung aling 
grupo ang tinutukoy ng terminong ito. 

Isinasalin ng Griegong Septuagint ang ger bi- 
lang proselita (sa Gr., prose1y:tos) nang mahigit sa 
70 ulit. Ipinapalagay ng ilan na kadalasan, ang na- 
ninirahang dayuhan ay pumipisan sa isang samba- 
hayang Hebreo ukol sa proteksiyon at waring kina- 
kandili siya roon ngunit hindi bilang isang alipin. 
Mahihiwatigan ito sa pananalitang “iyong naninira- 
hang dayuhan. ”---Deu 5:14; ihambing ang Deu 1:16, 
gayundin ang Lev 22:10, kung saan ginagamit ang 
terminong toh:shav, nangangahulugang “nakikipa- 
mayan.” 

Nang ibigay ang tipang Kautusan sa Bundok Si- 
nai, kalakip doon ang pantanging mga batas na 
umuugit, sa isang napakamaibiging paraan, sa ka- 
ugnayan ng naninirahang dayuhan sa likas na Isra- 
elita. Palibhasa'y disbentaha sa kaniya ang pagiging 
hindi likas na Israelita, ang naninirahang dayuhan 
ay binibigyan ng pantanging konsiderasyon at pro- 
teksiyon sa ilalim ng tipang Kautusan, na naglala- 
man ng maraming probisyon para sa mahihina at 
sa mga madaling mapagsamantalahan. Paulit-ulit 
na itinawag-pansin ni Jehova sa Israel na alam nila 
mismo ang mga kapighatian ng isang naninirahang 
dayuhan na wala sa sarili niyang lupain kung kaya 
dapat nilang ipakita sa mga naninirahang dayu- 
hang kasama nila ang pagkabukas-palad at pag- 
sasanggalang na hindi ipinamalas sa kanila. (Exo 
22:21: 23:9, Deu 10:18) Pangunahin na, ang nanini- 
rahang dayuhan, lalo na ang proselita, ay dapat pa- 
kitunguhang gaya ng isang kapatid.---Lev 19:33, 34. 

Bagaman ipinahihintulot ng mga kundisyon ng 
tipang Kautusan na maging miyembro ng kongre- 
gasyon ng Israel ang mga tao mula sa lahat ng ban- 
sa kung tatanggapin nila ang tunay na pagsamba 


450 


kay Jehova at magpapatuli sila, nagtatakda rin ito 
ng mga eksepsiyon at mga restriksiyon. Halimbawa, 
hindi makapapasok sa kongregasyon ang mga Ehip- 
siyo at mga Edomita hanggang sa ikatlong salinla- 
hi, samakatuwid nga, ang ikatlong salinlahi na na- 
ninirahan sa lupain ng Israel. (Deu 23:7, 8) Hindi 
pinapasok sa kongregasyon ang mga anak sa ligaw 
at ang kanilang mga inapo “hanggang sa ikasam- 
pung salinlahi.” (Deu 23:2) Pinagbawalang makapa- 
sok ang mga Ammonita at mga Moabita “hanggang 
sa ikasampung salinlahi . . . hanggang sa panahong 
walang takda . . . Huwag kang gagawa ukol sa kani- 
lang kapayapaan at sa kanilang kasaganaan sa lahat 
ng iyong mga araw hanggang sa panahong walang 
takda.” (Deu 23:3-6) Ang lahat ng restriksiyong ito 
ay kumakapit sa mga kalalakihan ng mga bansang 
ito. Gayundin, walang lalaking pinutulan ng kani- 
yang mga sangkap sa sekso ang maaaring maging 
miyembro ng kongregasyon.---Deu 23:1. 

Ang naninirahang dayuhan na naging tinuling 
mananamba ay nasa ilalim ng iisang kautusan ka- 
sama ng mga Israelita, samakatuwid nga, dapat ni- 
yang sundin ang lahat ng kundisyon ng tipang Ka- 
utusan. (Lev 24:22) Ang ilang halimbawa nito ay: 
Kailangan niyang ipangilin ang Sabbath (Exo 20:10, 
23:12) at ipagdiwang ang Paskuwa (Bil 9:14: Exo 12: 
48, 49), ang Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa (Exo 12:19), ang Kapistahan ng mga 
Sanlinggo (Deu 16:10, 11), ang Kapistahan ng mga 
Kubol (Deu 16:13, 14), at ang Araw ng Pagbabayad- 
Sala (Lev 16:29, 30). Maaari siyang maghandog ng 
mga hain (Bil 15:14) at dapat niyang gawin iyon sa 
paraang katulad ng itinakda para sa likas na Israeli- 
ta. (Bil 15:15, 16) Dapat na walang dungis ang kani- 
yang mga handog (Lev 22:18-20) at dapat niyang 
dalhin ang mga ito sa pasukan ng tolda ng kapisa- 
nan gaya ng ginagawa ng likas na Israelita. (Lev 17: 
8, 9) Hindi siya maaaring magsagawa ng anumang 
huwad na pagsamba. (Lev 20:2, Eze 14:7) Kailangan 
niyang patuluin ang dugo ng hayop na napatay sa 
pangangaso at lilipulin siya kung kakainin niya iyon 
nang hindi napatulo ang dugo. (Lev 17:10-14) Maa- 
ari siyang mapatawad kasama ng likas na Israel 
para sa mga kasalanan ng buong komunidad. (Bil 
15:26, 29) Kailangan niyang sundin ang mga pama- 
maraan ukol sa pagpapadalisay, halimbawa, kung 
naging marumi siya dahil sa paghipo sa bangkay ng 
tao. (Bil 19:10, 11) Maliwanag na ang naninirahang 
dayuhan na maaaring bigyan ng bangkay ng hayop 
na basta na lamang namatay ay yaong hindi naging 
ganap na mananamba ni Jehova.---Deu 14:21. 

Sa mga hudisyal na usapin, ang naninirahang da- 
yuhan ay dapat tumanggap ng katarungang wa- 
lang pagtatangi sa mga kasong kinasasangkutan ng 
isang likas na Israelita. (Deu 1:16, 17) Hindi siya da- 
pat dayain o isailalim sa baluktot na kahatulan. (Deu 


451 


24:14, 17) Isinusumpa ang mga hindi nakikitungo 
nang makatarungan sa mga naninirahang dayu- 
han. (Deu 27:19) Ang naninirahang dayuhan at 
ang nakikipamayan, gaya rin ng likas na Israelita, 
ay maaaring tumakas patungo sa mga kanlungang 
lunsod para sa nakapatay nang di-sinasadya.--Bil 
35:15: Jos 20:9. 

Ang mga naninirahang dayuhan, yamang wala 
silang lupaing mana, ay maaaring mga manganga- 
lakal o mga upahang trabahador. Ang ilan ay mga 
alipin. (Lev 25:44-46) Posible silang yumaman. (Lev 
25:47: Deu 28:43) Gayunman, sa pangkalahatan, 
ibinilang sila ng Kautusan sa uring dukha at nag- 
takda ito ng mga kaayusan upang maipagsangga- 
lang at mapaglaanan sila. Halimbawa, maaaring 
makibahagi ang naninirahang dayuhan sa mga ika- 
pung inilalaan tuwing ikatlong taon. (Deu 14:28, 29, 
26:12) Ang mga himalay ng bukid at ng ubasan ay 
dapat iwan para sa kaniya. (Lev 19:9, 10; 23:22, Deu 
24:19-21) Maaari siyang makinabang sa anumang 
tutubo sa panahon ng mga taon ng Sabbath. (Lev 
25:6) Bilang isang upahang trabahador, bibigyan 
siya ng proteksiyong kapantay niyaong sa katutu- 
bong Israelita. Maaaring ipagbili ng isang dukhang 
Israelita ang kaniyang sarili sa isang mayamang na- 
ninirahang dayuhan. Sa ganitong kaso, ang Israeli- 
ta ay dapat pakitunguhan nang may kabaitan, gaya 
ng isang upahang trabahador, at maaari siyang tu- 
busin kailanman, marahil ay ng kaniyang sarili o ng 
isang kamag-anak o kaya, sa pinakamatagal na, pa- 
lalayain siya sa ikapitong taon ng kaniyang pagli- 
lingkod o sa Jubileo.--Lev 25:39-54: Exo 21:2, Deu 
15:12. 

Noong kapanahunan ng mga hari, nanatili ang 
mabuting kaugnayan sa pagitan ng mga naninira- 
hang dayuhan at ng mga Israelita. Noong panahon 
ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem, kinuha sila 
bilang mga trabahador sa konstruksiyon. (1Cr 22:2, 
2Cr 2:17, 18) Nang kumilos si Haring Asa upang isa- 
uli ang tunay na pagsamba sa Juda, nagtipon sa Je- 
rusalem ang mga naninirahang dayuhan mula sa 
buong Lupang Pangako kasama ng likas na mga Is- 
raelita, sa layuning pumasok nang magkakasama sa 
isang pantanging tipan upang hanapin si Jehova 
nang kanilang buong puso at kaluluwa. (2Cr 15:8- 
14) Matapos namang linisin ni Haring Hezekias ang 
templo, idineklara niya na ipagdiwang ang Paskuwa 
sa Jerusalem sa ikalawang buwan. Pinadalhan niya 
ng paanyaya ang buong Israel, at maraming nani- 
nirahang dayuhan ang tumugon.---2Cr 30:25. 

Pagkatapos na maisauli ang nalabi ng mga Israe- 
lita mula sa pagkatapon sa Babilonya, muli nilang 
nakasama sa tunay na pagsamba sa templo ang 
mga naninirahang dayuhan, na binubuo ng mga 
grupong gaya ng mga Netineo (nangangahulugang 


NANINIRAHANG DAYUHAN 


“Mga Ibinigay”), mga alipin, mga bihasang mang- 
aawit na lalaki at babae, at mga anak ng mga ling- 
kod ni Solomon. Kabilang sa mga Netineo ang mga 
Gibeonitang inatasan ni Josue sa permanenteng 
paglilingkod sa templo. (Ezr 7:7, 24: 8:17-20, Jos 
9:22-27) Hanggang sa huling pagbanggit sa kanila, 
ang mga naninirahang dayuhang ito ay nanatiling 
matapat na mga tagapagtaguyod ng tunay na pag- 
samba kay Jehova, anupat naglingkod kasama ng 
nalabi ng tapat na mga likas na Israelita na bumalik 
mula sa Babilonya. (Ne 11:3, 21) Noong yugto pag- 
katapos ng pagkatapon, muling inilahad ng mga 
propeta ni Jehova ang mga simulain ng tipang Kau- 
tusan na nagsasanggalang sa mga karapatan ng na- 
ninirahang dayuhan.---Zac 7:10, Mal 3:5. 

Inihula ng propetang si Ezekiel ang isang pana- 
hon na doo'y tatanggap ng mana sa lupain ang na- 
ninirahang dayuhan tulad ng isang katutubo sa git- 
na ng mga anak ni Israel. (Eze 47:21-23) Nang 
dumating si Jesu-Kristo, ipinangaral ang mabuting 
balita ng Kaharian sa mga Judio at mga proselita, at 
ang mga ito ay kapuwa maaaring maging mga mi- 
yembro ng kongregasyong Kristiyano. Pagkatapos, 
noong panahon ni Cornelio (36 C.E.), isang di-tuling 
Gentil at ang sambahayan nito ang tinanggap ni Je- 
hova, anupat tumanggap sila ng mga kaloob ng es- 
piritu. (Gaw 10) Mula noon, ang di-tuling mga Gen- 
til, pagkatanggap nila kay Kristo, ay tinatanggap na 
sa kongregasyong Kristiyano, “kung saan walang 
Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, 
Scita, alipin, taong laya, kundi si Kristo ang lahat ng 
bagay at nasa lahat.” (Col 3:11, Gal 3:28) Inilalara- 
wan ng Apocalipsis 7:2-8 ang espirituwal na Israel 
bilang binubuo ng 12 tribo na tig-12,000 bawat isa. 
Pagkatapos nito, binabanggit ng mga talata 9 hang- 
gang 17 ang isang malaking pulutong na hindi ma- 
bilang ng sinumang tao, mga taong mula sa lahat 
ng mga bansa, mga tribo, mga bayan, at mga wika 
na nagbubunyi sa nakaluklok na Hari at sa kaniyang 
Kordero at tumatanggap ng lingap at proteksiyon ng 
Diyos. 

Ang Nakikipamayan [Settler]. Ang nakiki- 
pamayan ay isang tao na tumatahan sa hindi niya 
sariling lupain o bansa. Ang salitang Hebreo para sa 
nakikipamayan (toh:sshav) ay nagmula sa pandi- 
wang salitang-ugat na ya:shav, nangangahulugang 
“manahanan.” (Gen 20:15) Maliwanag na naging 
mga proselita ang ilan sa mga nakikipamayan noon 
sa Israel: ang iba naman ay kontento nang makipa- 
nahanan sa mga Israelita at sumunod sa saligang 
mga batas ng lupain ngunit hindi sila naging mga 
mananamba ni Jehova gaya ng mga tinuling prose- 
lita. Ang nakikipamayan ay naiiba sa banyaga, na 
karaniwa'y hindi pumipirmi at pinagpapakitaan la- 
mang ng pagkamapagpatuloy na kadalasang iniuu- 
kol sa mga panauhin sa Silangan. 


NANINIRAHANG DAYUHAN 


Ang nakikipamayan na isang di-tuling nanana- 
hanan sa lupain ay hindi maaaring kumain ng Pas- 
kuwa o ng anumang bagay na banal. (Exo 12:45: Lev 
22:10) Kapag taon ng Sabbath at taon ng Jubileo, 
nakikinabang siyang kasama ng mga naninirahang 
dayuhan at ng mga dukha yamang maaari siyang 
makibahagi sa anumang ibinunga ng lupain. (Lev 
25:6, 12) Siya o ang kaniyang supling ay maaaring 
bilhin ng mga Israelita bilang mga alipin at ipama- 
na bilang permanenteng mana anupat walang kara- 
patang tumubos o benepisyong mapalaya sa Jubi- 
leo. (Lev 25:45, 46) Sa kabilang dako, maaaring 
ipagbili ng isang Israelita ang kaniyang sarili bilang 
alipin sa isang nakikipamayan o sa mga miyembro 
ng pamilya nito, anupat nasa kaniya ang karapatang 
tumubos sa anumang panahon, gayundin ang pag- 
laya sa kaniyang ikapitong taon ng pagkaalipin o sa 
Jubileo.--Lev 25:47-54: Exo 21:2, Deu 15:12. 

Bagaman ang likas na mga Israelita lamang ang 
nagkaroon ng minanang pag-aari sa lupain, si Jeho- 
va ang talagang may-ari nito at maaari niya si- 
lang ilagay o alisin sa lupain ayon sa kaniyang la- 
yunin. May kinalaman sa pagbebenta ng lupain, 
sinabi niya: “Kaya ang lupain ay hindi ipagbibili 
nang panghabang-panahon, sapagkat ang lupain ay 
akin. Sapagkat kayo ay mga naninirahang dayuhan 
at mga nakikipamayan ayon sa aking pangmalas.” 
--Lev 25:23. 

"Ibang Tao” o “Taga-ibang Bayan” [Stranger]. 
Maliwanag na ang salitang Hebreo para sa “ibang 
tao” o “taga-ibang bayan” (zar) ay nagmula sa sali- 
tang-ugat na zur, na nangangahulugang “umiwas, 
malayo” (Aw 78:30, 69:8) at sa gayon ay may sali- 
gang kahulugan na “isa na lumalayo o umaalis.” 
--Theological Dictionary of the Old Testament, ine- 
dit nina G. Botterweck at H. Ringgren, 1980, Tomo 4, 
p. 53. 

Ang mga indibiduwal ay itinuturing na “ibang 
mga tao” kung hindi sila bahagi ng pamilya ni 
Aaron at ng tribo ni Levi, at kapit ito sa likas na Is- 
raelita at sa naninirahang dayuhan, gayundin sa la- 
hat ng iba pang mga tao. Sa pamilya ni Aaron 
ipinagkatiwala ng Kautusan ang makasaserdoteng 
mga tungkulin (Exo 28:1-3), at sa pangkalahatan, sa 
tribo naman ni Levi iniatas ang iba pang mga gawa- 
in sa templo. (Bil 1:49, 50, 53) Ang lahat ng iba pang 
mga indibiduwal, kabilang na ang likas na mga Is- 
raelita mula sa 12 di-Levitikong tribo, ay inihalintu- 
lad sa “ibang mga tao” kung tungkol sa ilang gawain 
ng tribo ni Levi. (Exo 29:33, tlb sa Rbi8, “'di-Aaro- 
nita, samakatuwid nga, isang tao na hindi nagmula 
sa pamilya ni Aaron": panggilid ng KJ, “bawat isa na 
hindi Levita”, Bil 3:38, tlb sa Rbi8, “samakatuwid 
nga, isang di-Levita”, JB, “karaniwang tao.” Tingnan 
din ang Lev 22:10, Bil 3:10.) Depende sa konteksto, 
ang karamihan ng paglitaw ng “ibang tao” sa Penta- 


452 


teuch ay tumutukoy sa sinumang hindi nagmula sa 
pamilya ni Aaron o sa tribo ni Levi, sapagkat hindi 
siya inatasan ng makasaserdote o ministeryal na 
mga pribilehiyo at mga tungkulin. 

Ang “ibang tao” (di-Aaronita) ay hindi maaaring 
kumain ng hain ukol sa pagtatalaga (Exo 29:33), pa- 
hiran ng banal na langis na pamahid (Exo 30:33), 
o kumain ng anumang bagay na banal (Lev 22:10). 
Ang isang di-Aaronitang “ibang tao” ay hindi maa- 
aring gumanap sa anumang tungkulin ng saserdo- 
te. (Bil 3:10: 16:40, 18:7) Ang isang di-Levitang 
“ibang tao,” samakatuwid nga, kahit yaong mga 
nagmula sa alinman sa iba pang 12 tribo, ay hindi 
maaaring lumapit sa tabernakulo upang isaayos ito 
o ukol sa anumang layunin maliban kung magha- 
handog siya ng mga hain o kung lalapit siya sa 
mga saserdote sa pintuang-daan ng tolda ng kapi- 
sanan. (Lev 4:24, 27-29) Ang anak na babae ng 
isang saserdote na nag-asawa ng isang di-Aaroni- 
tang “ibang tao” ay hindi maaaring kumain mula sa 
abuloy na mga banal na bagay, gayundin ang kani- 
yang asawang “ibang tao. ”--Lev 22:12, 13. 

Ang salitang “ibang tao' o “di-kilala” ay ikinapit 
din sa mga lumihis mula sa bagay na kasuwato ng 
Kautusan kung kaya napahiwalay sila kay Jehova. 
Kaya naman ang patutot ay tinutukoy bilang “baba- 
ing di-kilala.” (Kaw 2:16, 5:17, 7:5) Kapuwa ang mga 
mananamba ng huwad na mga diyos at ang mga 
bathala mismo ay tinatawag na “mga taga-ibang 
bayan. ”--Jer 2:25: 3:13. 

Sa Hebreong Kasulatan, tinutukoy rin ang mga 
indibiduwal na hindi kakilala ng isa, o ang mga ban- 
yaga, bilang “ibang mga tao.”---1Ha 3:18, Job 19:15. 

Mga simulaing Kristiyano may kinalaman sa 
“ibang mga tao.” Sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang pag-ibig sa “ibang tao” (sa Gr., xe'nos, 
sa Ingles, stranger) ay mariing itinatampok bilang 
isang katangian na dapat ipakita ng Kristiyano. Si- 
nabi ng apostol na si Pablo: “Huwag ninyong kalili- 
mutan ang pagkamapagpatuloy [sa Gr., philo-xe- 
ni'as, “pagkagiliw sa ibang mga tao"], sapagkat sa 
pamamagitan nito ang ilan, nang hindi nila nama- 
malayan, ay nag-asikaso sa mga anghel.” (Heb 13:2) 
Binanggit ni Jesus na ang pagkamapagpatuloy na 
ipinakita sa kaniyang mga kapatid, bagaman ang 
mga ito noong panahong iyon ay waring mga taga- 
ibang bayan o hindi kakilala, ay itinuturing niya na 
sa kaniya ipinakita. (Mat 25:34-46) Sumulat ang 
apostol na si Juan anupat pinapurihan niya si Gayo 
sa mabubuting gawa na ipinakita nito sa mga lala- 
king Kristiyano, kung tutuusin ay “ibang mga tao” 
kay Gayo, na isinugo upang dalawin ang kongrega- 
syong kinaaaniban ni Gayo, at hinatulan naman ni 
Juan si Diotrepes, na hindi nagpakita ng paggalang 
sa mga ito.—3Ju 5-10, 1Ti 5:10. 


453 


Ang mga Kristiyano ay tinatawag na “mga dayu- 
han” at “mga pansamantalang naninirahan” sa diwa 
na hindi sila bahagi ng sanlibutang ito. (Ju 15:19: 
1Pe 1:1) Mga dayuhan sila sapagkat hindi sila naki- 
kiayon sa mga gawain ng sanlibutang napopoot sa 
Diyos. (1Pe 2:11) Sa pamamagitan ni Kristo, yaong 
mga nagmula sa mga bansang Gentil, na dating 
“mga taga-ibang bayan sa mga tipan ng pangako,” 
walang pag-asa at “walang Diyos sa sanlibutan,” ay 
'hindi na mga taga-ibang bayan at mga naninira- 
hang dayuhan,' kundi naging “mga kapuwa mama- 
mayan ng mga banal at mga miyembro ng sam- 
bahayan ng Diyos.” (Efe 2:11, 12, 19) Sa katulad na 
paraan, ang “ibang mga tupa” na sinabi ni Jesus na 
titipunin niya upang isama sa “isang kawan" ay lu- 
malagay sa posisyong hiwalay sa sanlibutan, anupat 
taglay nila ang lingap ng Diyos at ang pag-asang 
buhay.--Ju 10:16, Mat 25:33, 34, 46; ihambing ang 
Apo 7:9-17. 

Ang isa na nagtatangkang magtipon ng relihiyo- 
song mga tagasunod para sa kaniyang sarili ay ti- 
nutukoy ni Kristo bilang “isang magnanakaw” at 
“ibang tao,” isa na mapanganib para sa “mga tupa” 
ni Kristo, at itinuturing na bulaang pastol. Hindi ki- 
kilalanin ng tunay na “mga tupa" ni Jesus ang tinig 
ng isang bulaang pastol, kung paanong nanatiling 
hiwalay ang tapat na mga Israelita mula sa banya- 
ga na nagtaguyod ng kakaibang mga diyos.--Ju 10: 
1, 5, tingnan ang BANYAGA. 


NAPIS [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “kaluluwa"”]. Ang ika-11 sa nakata- 
lang 12 anak ni Ismael. (Gen 25:13-16: 1Cr 1:29-31) 
Bilang pinuno, siya rin ang naging ulo ng isang tri- 
bong Ismaelita na sa kaniya nagmula ang pangalan 
at ipinapalagay na tumahan sa teritoryong ang 
hangganan ay ang S o HS hanggahan ng Lupang 
Pangako. Noong mga araw ni Saul, ang mga Israeli- 
tang tribo nina Ruben, Gad, at ang kalahati ng tri- 
bo ni Manases na nakatira sa S ng Jordan ay mata- 
gumpay na nakipagdigma sa mga Hagrita at sa 
mga kakampi ng mga ito, kabilang na ang tribo ni 
Napis, at bumihag ng napakaraming alagang hayop 
at mga tao. (1Cr 5:10, 18-22) Posible nga, gaya ng 
iminumungkahi ng ilang iskolar, na ang mga bihag 
na ito mula sa Napis ay pinagtrabaho bilang mga 
Netineong alipin ng santuwaryo at pagkabalik mula 
sa pagkatapon sa Babilonya, ang kanilang mga ina- 
po ay tinawag na mga anak ni Nepusesim, o Nepu- 
sim.--Ne 7:46, 52: Ezr 2:43, 50. 


NAPTUHIM. Nakatalang kabilang sa mga 
inapo ni Mizraim, ang anak ni Ham. (Gen 10:6, 13, 
14: 1Cr 1:11, 12) Gaya ng iba pang mga pangalan sa 
talaang ito, kadalasang itinuturing ng mga iskolar 
na ang waring anyong pangmaramihan ay nagpa- 


NASASAKUPANG DISTRITO 


pahiwatig ng isang tribo o grupo ng mga tao. 
Yamang ipinapalagay na hinalaw ang pangalang 
ito mula sa heograpikong kaugnayan nito, madalas 
iugnay ng mga iskolar ang Naptuhim sa isang Ehip- 
siyong parirala na nangangahulugang “yaong mga 
mula sa Delta,” at ayon sa saligang ito, ang Naptu- 
him ay inilakip sa mga tumatahan sa Mababang 
(hilagang) Ehipto. Ang kawastuan ng mga pangma- 
las na ito ay hindi pa natitiyak. 


NARCISO. Ulo ng isang sambahayan sa Roma. 
Nang isulat ni Pablo ang kaniyang liham sa mga 
taga-Roma, hiniling niya na ang kaniyang mga pag- 
bati ay ipaabot sa “mga mula sa sambahayan ni 
Narciso na mga nasa Panginoon. ”---Ro 16:11. 


NARDO [sa Heb., nerd, sa Gr., nardog]. Isang 
maliit at aromatikong halaman (Nardostachys jata- 
mansi) na matatagpuan sa Kabundukan ng Hima- 
laya. Karaniwang ipinapalagay na ang mga tangkay 
at ugat ng halamang ito ang pinagmumulan ng 
nardo na binabanggit sa Kasulatan. (Sol 1:12, 4:13, 
14: Mar 14:3) Ang halamang nardo ay may maiitim 
at mabalahibong mga tangkay na mga 5 sentimetro 
(2 pulgada) ang haba na tumutubo mula sa ugat 
nito. Ang mga dahon nito ay umuusbong mula sa 
itaas na bahagi ng halaman, na ang dulo ay may 
kulay-rosas na mga bulaklak. 

Upang mapreserba ang halimuyak nito, ang paba- 
ngong nardo, isang likidong malabnaw at mamula- 
mula, ay inilalagay at tinatakpan nang mahigpit sa 
mga sisidlang alabastro, isang bato na di-gaanong 
matigas, kadalasan ay maputi at tulad-marmol, na 
ipinangalan sa Alabastron, Ehipto, kung saan gina- 
gawa ang mga lalagyang yari sa materyales na 
ito. Noong sinaunang panahon, namumuhunan ang 
mga tao sa ungguentong nakalagay sa maliliit na si- 
sidlang ito. (Ju 12:5) Ang isang libra ng mabangong 
langis, “tunay na nardo,” na ibinuhos ni Maria, mula 
sa isang sisidlang alabastro, sa ulo at mga paa ni 
Jesu-Kristo ‘para sa libing nito, ay tinatayang nag- 
kakahalaga ng 300 denario, katumbas ng humigit- 
kumulang isang-tadng kita ng manggagawa. (Mar 
14:3-9: Ju 12:3-8, Mat 20:2) Ipinahihiwatig ng napa- 
kataas na halaga nito na maaaring nagmula pa ito 
sa malayong India. Dahil napakamamahalin nito, 
ang nardo ay madalas na binabantuan o ginagawan 
pa nga ng imitasyon. Kaya kapansin-pansin na gi- 
namit kapuwa ni Marcos at ni Juan ang pananali- 
tang “tunay na nardo.” 


NASASAKUPANG DISTRITO [sa Ingles, 
Jurisdictional district]. Isang administratibong dibi- 
syon ng isang pinamamahalaang lupain na nasa 
ilalim ng kontrol ng pamahalaang sentral. (Es 
1:16, 2:3, 18) Bumabanggit ang Bibliya ng mga 


NASON 


nasasakupang distrito may kaugnayan sa Israel, 
Babilonya, at Medo-Persia. (1Ha 20:14-19, Es 1:1-3, 
Dan 3:1, 3, 30) Ang salitang Hebreo at Aramaiko 
para sa “nasasakupang distrito” (medhi'nah') ay 
nagmula sa pandiwang salitang-ugat na din, na- 
ngangahulugang “humatol.” 

Si Daniel na propeta ay ginawang tagapamahala 
sa buong nasasakupang distrito ng Babilonya, ma- 
rahil ay ang pangunahing distrito na kinabibilangan 
ng lunsod ng Babilonya. (Dan 2:48) Ang kaniyang 
tatlong kasamahang Hebreo, sina Sadrac, Mesac, at 
Abednego, ay inatasan ding maglingkod sa mga 
administratibong tungkulin sa distritong ito. (Dan 
2:49: 3:12) Waring ang Elam ay isa pang nasasaku- 
pang distrito ng Babilonya. (Dan 8:2) Posibleng da- 
hil nanirahan sa nasasakupang distrito ng Babi- 
lonya, ang nakabalik na mga Judiong tapon ay 
tinatawag na “mga anak ng nasasakupang distrito.” 
(Ezr 2:1, Ne 7:6) O, maaaring ang katawagang ito 
ay tumutukoy sa kanila bilang mga tumatahan sa 
Medo-Persianong nasasakupang distrito ng Juda. 
--Ne 1:3. 

Kahit man lamang noong panahon ng paghahari 
ni Ahasuero (Jerjes I), ang Imperyo ng Medo-Persia 
ay binubuo ng 127 nasasakupang distrito, mula sa 
India hanggang sa Etiopia. Nakapangalat ang mga 
Judio sa malawak na pinamamahalaang lupaing ito. 
(Es 1:1: 3:8, 4:3; 8:17: 9:2, 30) Mismong ang lupa- 
in ng Juda, na may sarili nitong gobernador at 
mga nakabababang administratibong ulo, ay isa 
sa 127 nasasakupang distrito. (Ne 1:3; 11:3) Ga- 
yunman, waring ang Juda ay bahagi ng isa pang 
mas malaking pulitikal na dibisyon na pinangasiwa- 
an ng isang mas mataas na opisyal ng pamaha- 
laan. Lumilitaw na inihaharap ng opisyal na ito 
sa hari ang mabibigat na reklamo may kinalaman 
sa mga distrito na nasasakupan niya at pagkatapos 
ay hinihintay niya ang awtorisasyon ng hari upang 
kumilos. Gayundin, maaaring hilingin ng mga na- 
kabababang opisyal na siyasatin ang mga gawain 
ng isang partikular na nasasakupang distrito. (Ezr 
4:8-23: 5:3-17) Kapag may awtorisasyon mula sa 
hari, ang mga nasasakupang distrito ay maaaring 
tumanggap ng salapi mula sa maharlikang inga- 
tang-yaman, at ang mga batas ng hari ay ipinada- 
dala sa iba't ibang bahagi ng imperyo sa pamama- 
gitan ng mga sugo. (Ezr 6:6-12: Es 1:22: 3:12-15, 
8:10-14) Dahil dito, ang lahat ng tumatahan sa mga 
nasasakupang distrito ay pamilyar sa mga kautusan 
at mga batas ng pamahalaang sentral.---Ihambing 
ang Es 4:11. 

Dahil sa sistema ng mga nasasakupang distrito na 
umiiral sa mga bansa noong sinaunang panahon, 
kadalasa'y lalong nahihirapan ang mga sakop na ba- 
yan. Ang bagay na ito ay kinilala ng marunong na 


454 


manunulat ng Eclesiastes (5:8).-- Tingnan ang Pro- 
BINSIYA. 


NASON [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “serpiyente"]. Pinuno ng tribo ni Juda noong 
nasa ilang. Si Nason ay anak ni Aminadab at kabi- 
lang sa ikalimang nakatalang salinlahi pagkatapos 
ni Juda. (1Cr 2:3-10) Ang kaniyang kapatid na ba- 
bae ay asawa ni Aaron. (Exo 6:23) Si Nason ay isang 
kawing sa linya ng angkan na umakay tungo kay 
David at kay Jesus, anupat naging anak niya si Sal- 
mon na nag-asawa kay Rahab, at siya'y lolo ni Boaz 
na nag-asawa naman kay Ruth.--ICr 2:11-15, Ru 
4:20, Mat 1:4-6, 16, Luc 3:32. 

Bilang pinuno ng Juda, ang nangungunang tribo 
ng Israel, tinulungan ni Nason si Moises sa unang 
pagrerehistro ng mga lalaking mandirigma sa ilang. 
Naghandog siya ng abuloy sa paglilingkod sa taber- 
nakulo nang pasinayaan ang altar, at pinangunahan 
niya ang hukbo ng Juda na 74,600 katao na nangu- 
na sa hanay ng paghayo ng Israel.--Bil 1:2-7; 2:3, 4: 
7:2, 11-17, 10:14. 


NATAN [[Ang Diyos] ay Nagbigay]. 

1. Isang inapo ni Juda. Ang anak ni Atai at ama 
ni Zabad. Ang lolo ni Natan ay isang Ehipsiyong 
lingkod na nagngangalang Jarha.--1Cr 2:3, 34-36. 

2. Isang propeta ni Jehova noong panahon ng 
paghahari ni David, posibleng mula sa tribo ni Levi. 
Nang sabihin ng hari kay Natan na nais niyang 
magtayo ng templo para sa pagsamba kay Jehova, 
tumugon ang propeta: “Ang lahat ng nasa iyong 
puso--yumaon ka, gawin mo.” (2Sa 7:1-3, 1Cr 17: 
1, 2) Ngunit nang gabing iyon, sinabihan ni Jeho- 
va si Natan na sa halip na si David ang magtatayo 
ng isang templo, isang namamalaging sambaha- 
yan ang itatayo ni Jehova para kay David, at na sa 
kalaunan ay isang inapo ni David ang magtatayo 
ng bahay ni Jehova. Kaya sa pamamagitan ni Na- 
tan, ipinahayag ni Jehova kay David ang isang ti- 
pan ukol sa isang kaharian “hanggang sa panahong 
walang takda” sa linya ni David.---2Sa 7:4-17: 1Cr 
17:3-15. 

Nang maglaon ay isinugo ni Jehova si Natan 
upang itawag-pansin kay David kapuwa ang bigat 
ng pagkakasala nito laban kay Uria na Hiteo may 
kaugnayan kay Bat-sheba at ang kaparusahang ipa- 
pataw ng Diyos dahil doon. Ginawa niya ito nang 
mataktika, ngunit mapuwersa, sa pamamagitan ng 
isang ilustrasyon. Sa gayon ay inakay si David na 
ipahayag, nang hindi niya namamalayan at walang 
kinikilingan, ang sarili niyang hatol sa gayong pag- 
kilos. Pagkatapos ay sinabi sa kaniya ni Natan: “Ikaw 
mismo ang taong iyon!” at ipinahayag niya ang ha- 
tol ni Jehova kay David at sa sambahayan nito. 
--2Sa 12:1-18, tingnan din ang Aw 51:Sup. 


455 


Nang maglaon ay nagsilang si Bat-sheba kay Da- 
vid ng ikalawang anak na lalaki, na pinanganlang 
Solomon. Minahal ni Jehova ang batang ito; kaya isi- 
nugo niya ang kaniyang propetang si Natan, anupat 
“alang-alang kay Jehova” ay pinanganlan nito ang 
bata ng Jedidias, nangangahulugang “Minamahal ni 
Jah.” (2Sa 12:24, 25) Noong huling mga araw ng bu- 
hay ni David, nang tangkain ni Adonias na agawin 
ang trono, gumawa si Natan ng angkop na mga pag- 
kilos upang itawag-pansin iyon kay David. Pagkata- 
pos ay nakibahagi si Natan sa pagpapahid at pagta- 
talaga kay Solomon bilang hari.---1Ha 1:5-40. 

Lumilitaw na si Natan, kasama si Gad, ay nagpa- 
yo kay David hinggil sa wastong pagsasaayos ng 
mga panugtog may kaugnayan sa santuwaryo. (2Cr 
29:25) Maliwanag na sina Natan at Gad ang ginamit 
upang itala ang impormasyon na nasa huling mga 
kabanata ng Unang Samuel at ang buong Ikalawang 
Samuel. (1Cr 29:29) Kalakip din “sa mga salita ni Na- 
tan na propeta” ang “mga pangyayari kay Solomon.” 
--2Cr 9:29. 

Maaaring ang Natan na ito ang ama nina Azarias 
at Zabud, na kapuwa humawak ng mahahalagang 
posisyon noong panahon ng paghahari ni Solomon. 
Si Azarias ay isang malaprinsipeng tagapangasiwa 
ng mga kinatawan, samantalang si Zabud naman ay 
naglingkod bilang isang saserdote at matalik na ka- 
ibigan at tagapayo ng hari.--- 1Ha 4:1, 5. 

3. Ang ama ni Igal at kapatid ni Joel, dalawa 
sa makapangyarihang mga lalaking mandirigma ni 
David.--2Sa 23:8, 36, 1Cr 11:26, 38. 

4. Isang anak na lalaki ni David sa kaniyang asa- 
wang si Bat-sheba, ipinanganak sa kaniya sa Jerusa- 
lem. (2Sa 5:13, 14, 1Cr 3:5) Ang likas na angkan ng 
Mesiyas ay matatalunton, mula kay David sa pama- 
magitan ni Natan at ng mga inapo nito hanggang 
kay Jesus, maliwanag na sa pamamagitan ng ina ni 
Jesus na si Maria. (Luc 3:23, 31) May kinalaman sa 
panahon na “titingin sila sa Isa na kanilang inulos,” 
sinasabi ng hula ni Zacarias na magkakaroon ng ma- 
pait na pananaghoy at paghagulhol sa buong lupain, 
pami-pamilya, at lalo na para sa mga pamilya ni Da- 
vid, ni Levi, ng mga Simeita, at ng “pamilya ng sam- 
bahayan ni Natan.” (Zac 12:10-14) Kung ang pamil- 
ya ng sambahayan ni Natan na tinutukoy rito ay 
nagmula sa anak ni David, ito nga ay isa sa mga pa- 
milya ni David. Samakatuwid, maaapektuhan ng pa- 
nanaghoy ang mga pamilya sa loob ng mga pamilya. 

5. Isa sa siyam na pangulo ng mga tapon na nag- 
kampo sa tabi ng ilog ng Ahava, na isinugo ni 
Ezra upang mangalap ng mga lingkod para sa mga 
paglilingkod sa bahay ng Diyos sa Jerusalem.---Ezr 
8:15-17. 

6. Isang dating tapon sa Babilonya, at isa sa 
13 anak ni Binui na nagpaalis sa kanilang mga asa- 


NATANAEL 


wang banyaga bilang pagsunod sa mga tagubilin ni 
Ezra.--Ezr 10:10, 11, 38-42, 44. 


NATANAEL [mula sa Heb., nangangahulugang 
“Ang Diyos ay Nagbigay”']. Ipinapalagay na panga- 
lan ni Bartolome, samakatuwid ay isa sa 12 apostol 
ni Jesus. Ang Bartolome, nangangahulugang “Anak 
ni Tolmai,” ay isang terminong patronymic (sama- 
katuwid nga, isang katawagan na hinalaw sa kani- 
yang ama). Ginagamit ng apostol na si Juan ang 
unang pangalan niya na Natanael, bagaman tinata- 
wag siyang Bartolome nina Mateo, Marcos, at Lucas. 
Kapag ganito, pinag-uugnay nila sina Felipe at Bar- 
tolome, kung paanong iniuugnay rin ni Juan si Fe- 
lipe kay Natanael. (Mat 10:3, Mar 3:18, Luc 6:14, Ju 
1:45, 46) Pangkaraniwan sa mga tao na makilala sa 
higit sa isang pangalan. Halimbawa, si “Simon na 
anak ni Juan” ay nakilala rin bilang Cefas at Pedro. 
(Ju 1:42) Hindi rin katangi-tangi para kay Natanael 
na tawaging Bartolome, o ang “Anak ni Tolmai,” 
kung paanong may isa pang lalaki na tinawag la- 
mang na Bartimeo, o “Anak ni Timeo.” (Mar 10:46) 
Ang dalawang pangalang Natanael at Bartolome ay 
halinhinang ginagamit ng mga Kristiyanong manu- 
nulat ng sumunod na mga siglo. 

Si Natanael ay mula sa Cana ng Galilea. (Ju 21:2) 
Sinimulan niyang sumunod kay Jesus noong maa- 
gang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Matapos 
tumugon sa panawagan ni Jesus na “Maging taga- 
sunod kita,” agad na hinanap ni Felipe ang kaibi- 
gan nitong si Natanael at inanyayahan siya, “halika 
at tingnan mo” ang Mesiyas. Itinanong ni Natana- 
el, “Mayroon kayang anumang mabuting bagay na 
manggagaling sa Nazaret?” ngunit pagkatapos ay 
tumugon sa paanyaya. Nang makita siyang papala- 
pit, sinabi ni Jesus: “Tingnan ninyo, isang tunay na 
Israelita, na sa kaniya ay walang panlilinlang.” Ma- 
lamang na si Natanael ay isang natatanging lalaki 
anupat nasabi ni Jesus ang bagay na iyon. Dahil sa 
sinabi iyon ni Jesus at kaniyang binanggit na nakita 
niya si Natanael sa ilalim ng puno ng igos bago siya 
tinawag ni Felipe, ipinahayag ni Natanael na si Je- 
sus nga “ang Anak ng Diyos, . . . Hari ng Israel.” Ti- 
niyak sa kaniya ni Jesus na siya ay “makakakita ng 
mga bagay na mas dakila kaysa sa mga ito.'--Ju 
1:43-51. 

Bilang isa sa 12, si Natanael ay laging kasama 
sa buong ministeryo ni Jesus, na sinasanay para 
sa paglilingkod sa hinaharap. (Mat 11:1, 19:25-28, 
20:17-19, 24-28, Mar 4:10, 11:11, Ju 6:48-67) Pagka- 
tapos ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni Jesus, si 
Natanael at ang iba pa sa mga apostol ay bumalik sa 
kanilang pangingisda, at noong isang umaga nang 
papalapit na sila sa baybayin habang nakasakay sa 
isang bangka ay tinawag sila ni Jesus. Si Natanael, 


NATAN-MELEC 


di-tulad ni Pedro, ay nanatili sa bangka hanggang 
sa makarating ito sa baybayin, at pagkatapos, ha- 
bang nag-aagahan kasama ng iba, ay mataman 
siyang nakinig sa makahulugang pag-uusap sa pa- 
gitan ni Jesus at ni Pedro. (Ju 21:1-23) Naroroon din 
siya kasama ng ibang mga apostol nang magti- 
pon silang magkakasama para manalangin at noong 
araw ng Pentecostes.--Gaw 1:13, 14; 2:42. 


NATAN-MELEC [Ang Hari ay Nagbigay]. Isang 
opisyal ng korte ng Juda na ang silid-kainan ay nasa 
mga portiko ng templo. Habang gumagawa ng mga 
hakbang laban sa huwad na pagsamba, ang mga 
kabayo na ibinigay ng mga Judeanong hari sa araw 
ay “pinatigil [ni Haring Josias] sa pagpasok sa ba- 
hay ni Jehova sa may silid-kainan ni Natan-melec.” 
--2Ha 23:11. 


NAYON. 


NAZARENO [malamang na mula sa Heb. na 
ne'tser, “sibol"]. Isang naglalarawang katawagan na 
ikinapit kay Jesus at nang maglaon ay pati sa kani- 
yang mga tagasunod. Ang mga pangalang Nazare- 
no at Nazareo ay hindi dapat ipagkamali sa isa't 
isa, sapagkat bagaman magkahawig ang baybay ng 
mga ito sa Tagalog, ang mga ito ay nagmula sa 
magkaibang mga salitang Hebreo na magkaiba rin 
ang kahulugan.---Tingnan ang NAZAREO. 

Natural lamang at hindi kataka-taka na si Jesus 
ay tawaging Nazareno, yamang mula sa pagkasang- 
gol (bago siya magtatlong tadng gulang) ay pinala- 
ki siya bilang anak ng isang karpintero sa lunsod ng 
Nazaret, isang lugar na mga 100 km (60 mi) saH ng 
Jerusalem. Isang kaugalian noong panahong iyon 
na iugnay ang mga tao sa mga lugar na pinagmu- 
lan nila.--2Sa 3:2, 3, 17:27; 23:25-37, Na 1:1, Gaw 
13:1; 21:29. 

Malimit tukuyin si Jesus noon ng lahat ng uri ng 
tao sa iba't ibang lugar bilang ang Nazareno. (Mar 1: 
23, 24; 10:46, 47: 14:66-69: 16:5, 6; Luc 24:13-19, Ju 
18:1-7) Ang pangalang iyon ay tinanggap at gina- 
mit ni Jesus mismo. (Ju 18:5-8; Gaw 22:6-8) Sa ka- 
ratulang inilagay ni Pilato sa pahirapang tulos, isi- 
nulat niya sa Hebreo, Latin, at Griego: “Si Jesus na 
Nazareno ang Hari ng mga Judio.” (Ju 19:19, 20) 
Mula noong Pentecostes 33 C.E., si Jesu-Kristo ay 
madalas tukuyin ng mga apostol at ng iba pa bilang 
ang Nazareno o bilang nagmula sa Nazaret.---Gaw 
2:22: 3:6, 4:10, 6:14: 10:38, 26:9. 

Makahula. Binanggit ni Mateo na ang panga- 
lang Nazareno ay inihula bilang isa pang tanda na 
magpapakilala kay Jesu-Kristo bilang ang ipinanga- 
kong Mesiyas. Itinawag-pansin niya ito sa kaniyang 
mga mambabasa nang sabihin niya kung paano ini- 
uwi ni Jose si Maria at ang anak nito mula sa Ehip- 


Tingnan ang LUNSOD. 


456 


to pagkamatay ni Herodes. “Isa pa,” isinulat ni Ma- 
teo, “yamang binigyan siya ng babalang mula sa 
Diyos sa isang panaginip, siya [si Jose] ay uma- 
lis patungo sa teritoryo ng Galilea, at dumating 
at tumahan sa lunsod na pinanganlang Nazaret, 
upang matupad yaong sinalita sa pamamagitan ng 
mga propeta: ‘Siya ay tatawaging Nazareno. "---Mat 
2:19-23. 

Ang Nazaret ay hindi binabanggit sa Hebreong 
Kasulatan. Ipinapalagay ng iba na sumisipi si Mateo 
mula sa isang makahulang aklat na hindi na umiiral 
o sa isang di-nakasulat na tradisyon, gayunman, 
ang pananalitang “sinalita sa pamamagitan ng mga 
propeta” ay pantanging ginagamit ng mga manu- 
nulat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan upang 
tumukoy sa mismong kanonikal na koleksiyon ng 
Hebreong Kasulatan na taglay natin ngayon. Lumi- 
litaw na upang maunawaan ang sinabi ni Mateo, da- 
pat tandaan na ang Nazareno ay katumbas ng ne- 
tser, na ipinakitang nangangahulugang sibol. 

Kung gayon, maliwanag na ang tinutukoy ni Ma- 
teo ay ang sinabi ni Isaias (11:1) tungkol sa Mesiyas: 
“Lalabas ang isang maliit na sanga mula sa tuod ni 
Jesse, at mula sa kaniyang mga ugat ay magi- 
ging mabunga ang isang sibol [we-ne'tser].” May isa 
pang salitang Hebreo, tsermach, na nangangahulu- 
gan ding sibol, at ginamit ito ng iba pang mga pro- 
peta sa pagtukoy sa Mesiyas. Ginamit ni Mateo ang 
anyong pangmaramihan nang sabihin niyang bi- 
nanggit ng “nga propeta” ang pagdating ng “Sibol” 
na iyon. Halimbawa, isinulat ni Jeremias na ang “si- 
bol na matuwid” ay isang supling ni David. (Jer 
23:5; 33:15) Inilarawan naman ni Zacarias ang isang 
haring-saserdote “na ang pangalan ay Sibol,” isang 
hula na pantanging kumakapit kay Jesus na Nazare- 
no, ang Tagapagtayo ng dakilang espirituwal na 
templo.--Zac 3:8; 6:12, 13. 


NAZAREO [Isa na Pinili: Isa na Nakaalay, Isa 
na Nakabukod]. May dalawang uri ng Nazareo: ya- 
ong mga nagboluntaryo at yaong mga itinalaga ng 
Diyos. Matatagpuan sa aklat ng Mga Bilang, kaba- 
nata 6, ang mga tuntunin para sa boluntaryong 
mga Nazareo. Lalaki man o babae ay maaaring gu- 
mawa ng pantanging panata kay Jehova para ma- 
muhay bilang Nazareo sa loob ng isang yugto ng 
panahon. Gayunman, kung ang panata ng isang 
anak na babae ay marinig ng kaniyang ama o ang 
panata ng isang asawang babae ay marinig ng ka- 
niyang asawa at hindi sumang-ayon ang mga ito, 
maaaring kanselahin ng ama o ng asawa ang pana- 
tang iyon.---Bil 30: 1-8. 

Tatlong pangunahing restriksiyon ang ipinapataw 
sa mga nananata ng pagka-Nazareo: (1) Hindi sila 
dapat uminom ng anumang nakalalangong inumin, 
hindi rin sila dapat kumain ng anumang bunga ng 


457 


puno ng ubas, iyon man ay hilaw, hinog, o pinatu- 
yo, ni maaari silang uminom ng anumang katas 
nito, iyon man ay sariwa, pinakasim, o ginawang 
sukà. (2) Hindi nila dapat gupitin ang buhok ng ka- 
nilang ulo. (3) Hindi sila dapat humipo ng bangkay, 
kahit yaong sa pinakamalapit na kamag-anak nila, 
gaya ng ama, ina, kapatid na lalaki, o kapatid na ba- 
bae.--Bil 6:1-7. 

Pantanging mga Panata. Ang taong gumawa 
ng pantanging panatang ito ay dapat “mamuhay bi- 
lang Nazareo [samakatuwid nga, nakaalay, nakabu- 
kod] para kay Jehova” at hindi para pahangain ang 
mga tao sa kaniyang pagpapakasakit. Sa halip, “sa 
lahat ng mga araw ng kaniyang pagka-Nazareo ay 
banal siya kay Jehova.”--Bil 6:2, 8; ihambing ang 
Gen 49:26, tlb sa Rbis. 

Samakatuwid, ang mga kahilingang ipinataw sa 
mga Nazareo ay may pantanging kahalagahan at 
kahulugan sa pagsamba kay Jehova. Ang Nazareo 
ay tulad din ng mataas na saserdote na dahil sa ka- 
niyang banal na katungkulan ay hindi maaaring hu- 
mipo ng bangkay, kahit ng kaniyang pinakamalapit 
na kamag-anak. Dahil sa seryosong pananagutan 
ng mataas na saserdote at ng mga katulong na sa- 
serdote, pinagbawalan silang uminom ng alak o ng 
nakalalangong inumin kapag nagsasagawa ng kani- 
lang sagradong mga tungkulin sa harap ni Jehova. 
-Lev 10:8-11: 21:10, 11. 

Karagdagan pa, ang Nazareo (sa Heb., nazir) ay 
dapat “magpakabanal sa pamamagitan ng pagpapa- 
haba ng buhok ng kaniyang ulo, dahil iyon ay 
magsisilbing pinakakoronang tanda upang agad na 
makilala ng lahat ang kaniyang banal na pagka- 
Nazareo. (Bil 6:5) Ang Hebreong salitang iyon na 
nazir' ay ginamit may kaugnayan sa mga “di-napu- 
ngusang” punong ubas sa panahon ng sagradong 
mga taon ng Sabbath at Jubileo. (Lev 25:5, 11) Ka- 
pansin-pansin din na ang laminang ginto sa harap 
ng turbante ng mataas na saserdote, kung saan na- 
kalilok ang mga salitang “Ang kabanalan ay kay Je- 
hova,” ay tinatawag na “banal na tanda ng pag- 
aalay [sa Heb., ne7zer, mula sa salitang-ugat din ng 
nazir'].” (Exo 39:30, 31) Gayundin naman, ang opi- 
syal na putong, o diadema, na isinusuot ng pi- 
nahirang mga hari ng Israel ay tinatawag ding 
nezer. (2Sa 1:10, 2Ha 11:12, tingnan ang KORONA, 
PAG-AALAY.) Sa kongregasyong Kristiyano, sinabi ng 
apostol na ang babae ay binigyan ng mahabang bu- 
hok sa halip na isang panakip sa ulo. Iyon ay isang 
likas na paalaala sa kaniya na ang posisyon niya ay 
iba sa posisyon ng lalaki. Dapat isaisip ng babae na 
kailangan niyang maging mapagpasakop dahil sa 
kaniyang posisyon sa kaayusan ng Diyos. Kaya sa 
pamamagitan ng gayong mga kahilingan---buhok 
na di-ginugupitan (na hindi likas sa lalaki), ganap na 


NAZAREO 


pag-iwas sa alak, gayundin ang pangangailangang 
maging malinis at walang dungis--idiniin sa naka- 
alay na Nazareo ang kahalagahan ng pagkakait sa 
sarili at lubos na pagpapasakop sa kalooban ni Jeho- 
va.--1Co 11:2-16, tingnan ang BUHOK; KALIKASAN, 
TALUKBONG SA ULO. 

Mga kahilingan kapag nadungisan ang Na- 
zareo. Ang isang Nazareo ay magiging marumi 
nang pitong araw kapag nakahipo siya ng bangkay, 
kahit pa hindi niya sinasadyang mahipo ang isang 
taong namatay sa tabi niya nang di-inaasahan. Sa 
ikapitong araw ay mag-aahit siya ng ulo at magpa- 
padalisay ng kaniyang sarili, at sa sumunod na 
araw ay magdadala siya sa saserdote ng dalawang 
batu-bato (o, dalawang inakay na kalapati), upang 
ang isa ay magsilbing handog ukol sa kasalanan at 
ang isa naman ay magsilbing haing sinusunog. 
Magdadala rin siya ng isang batang barakong tupa 
bilang handog ukol sa pagkakasala. Bukod diyan, 
ang isa na nanata ng pagka-Nazareo ay muling 
magsisimula sa pagbilang ng mga araw ng panata 
na dati niyang itinakda.---Bil 6:8-12. 

Mga kahilingan sa pagtatapos ng panata. 
Kapag natapos na ang itinakdang yugto ng panata, 
ang Nazareo ay paroroon sa mga saserdote sa harap 
ng tolda ng kapisanan, dala ang itinakdang mga 
hain na isang batang barakong tupa bilang handog 
na sinusunog, isang babaing kordero bilang handog 
ukol sa kasalanan, at isang barakong tupa bilang ha- 
ing pansalu-salo. Magdadala rin siya ng isang bas- 
ket ng hugis-singsing na mga tinapay at maninipis 
na tinapay na walang pampaalsa (walang lebadura) 
at nilangisang mainam, lakip na ang angkop na 
handog na mga butil at mga handog na inumin. Bu- 
kod sa kinakailangang mga haing ito, magdadala 
ang Nazareo ng iba pang mga handog sa santuwar- 
yo ayon sa makakayanan niya. (Bil 6:13-17, 21) Su- 
munod, ipaaahit ng Nazareo ang kaniyang maha- 
bang buhok, at ilalagay iyon sa apoy na nasa ilalim 
ng haing pansalu-salo. Pagkatapos, ang ilang baha- 
gi ng mga handog ay ilalagay ng nanunungkulang 
saserdote sa mga kamay ng Nazareo at ikakaway ng 
saserdote bilang handog na ikinakaway sa harap ni 
Jehova.--Bil 6:18-20. 

Lumilitaw na nang maglaon, pinahintulutan ng 
mga Judio ang mayayamang indibiduwal na magla- 
an ng kinakailangang mga hain bilang pagkaka- 
wanggawa sa mga taong dukha na nais gumawa ng 
panata ng pagka-Nazareo. 

Waring sinamantala ng apostol na si Pablo ang ka- 
ugaliang ito pagdating niya sa Jerusalem sa pag- 
tatapos ng kaniyang ikatlong paglalakbay. Upang 
patahimikin ang usap-usapan na diumano'y 'tinutu- 
ruan ni Pablo ang lahat ng mga Judio sa gitna ng 


NAZARET 


mga bansa na huwag lumakad sa kapita-pitagang 
mga kaugalian ng bansang Judio, nagrekomenda 
ang Kristiyanong mga kapatid ni Pablo ng isang pla- 
no. “Mayroon kaming apat na lalaki na may panata 
sa kanilang sarili,” ang sabi nila kay Pablo. “Isa- 
ma mo ang mga lalaking ito at maglinis ka ng iyong 
sarili sa seremonyal na paraan kasama nila at sagu- 
tin mo ang kanilang mga gastusin, upang mapaahi- 
tan nila ang kanilang mga ulo.”---Gaw 21:20-26. 

Tungkol sa haba ng panahon ng pagiging Nazareo 
ng isang tao, depende ito sa nananata. Ayon sa tra- 
disyong Judio (hindi sa Bibliya), hindi iyon dapat 
bumaba sa 30 araw, sapagkat ipinapalagay na ang 
anumang mas mababa rito ay paghamak sa pagi- 
ging seryoso ng panata, anupat nagiging pangkara- 
niwan na lamang ito. 

Panghabang-Buhay na mga Nazareo. Sa kaso 
ng mga itinalaga ni Jehova na maging panghabang- 
buhay na mga Nazareo at pinili para sa pantanging 
paglilingkod, hindi sila gumawa ng anumang pana- 
ta at hindi sila natatakdaan ng isang limitadong 
yugto ng panahon (na ang pagbilang ng mga araw 
ay muling nagsisimula kapag nasira ang panata 
bago ito matapos). Dahil dito, ang mga utos ni Jeho- 
va sa kanila ay medyo naiiba sa mga kahilingan niya 
sa boluntaryong mga Nazareo. Si Samson ay isang 
panghabang-buhay na Nazareong itinalaga ng Diyos 
bago pa man siya ipinaglihi. Hindi rin ito kapasiya- 
han ng kaniyang ina. Dahil ang isisilang ay magi- 
ging Nazareo, inutusan ng anghel ang ina ni Samson 
na sundin ang ilang pantanging tuntunin: huwag 
uminom ng alak o nakalalangong inumin o kumain 
ng anumang bagay na marumi sa panahon ng kani- 
yang pagdadalang-tao.--Huk 13:2-14, 16:17. 

Hinggil kay Samson, iniutos na “walang labaha 
ang daraan sa kaniyang ulo.” (Huk 13:5) Gayunman, 
hindi siya pinagbawalang humipo ng mga bangkay. 
Dahil dito, hindi nadungisan ang kaniyang pagka- 
Nazareo nang patayin niya ang isang leon, o nang 
patayin niya ang 30 Filisteo at pagkatapos ay huba- 
ran niya ang mga bangkay. Sa isa pang pagkakata- 
on, taglay ang pagsang-ayon ng Diyos, pinatay niya 
ang isang libo sa mga kaaway “sa pamamagitan ng 
panga ng isang lalaking asno---isang bunton, dala- 
wang bunton!”--Huk 14:6, 19; 15:14-16. 

Sa kaso naman ni Samuel, ang kaniyang inang si 
Hana ang nanata, anupat itinalaga nito ang kani- 
yang di-pa-naipaglilihing anak para sa maglingkod 
kay Jehova bilang Nazareo. Sinabi niya sa Diyos sa 
panalangin: “Kung walang pagsalang . . . bibigyan 
mo nga ang iyong aliping babae ng isang supling na 
lalaki, ibibigay ko siya kay Jehova sa lahat ng mga 
araw ng kaniyang buhay [“at hindi siya iinom ng 
anumang alak o matapang na inumin,” (1Ha 1:11, 
LXX)], at walang labaha ang daraan sa kaniyang 
ulo.” (1Sa 1:9-11, 22, 28) Si Juan na Tagapagbautis- 


458 


mo ay “hindi kailanman iinom ng alak at matapang 
na inumin.” Bagaman kakaunti lamang ang detalye 
na ibinigay tungkol sa kaniyang pagka-Nazareo, bi- 
nanggit ng ulat na itinalaga rin siya ng Diyos na 
maging Nazareo mula noong araw ng kaniyang ka- 
panganakan.--Luc 1:11-15, ihambing ang Mat 3:4: 
11:18. 

Isa si Juan na Tagapagbautismo sa mga Naza- 
reong ibinangon mismo ni Jehova. Gaya ng sinabi 
niya sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Amos: “Patuloy kong ibinabangon ang ilan sa in- 
yong mga anak bilang mga propeta at ang ilan 
sa inyong mga kabataang lalaki bilang mga Naza- 
reo.” Subalit kung minsan ay hindi sila tinatanggap 
ni iginagalang, at tinangka pa nga ng suwail na Is- 
rael na sirain ang kanilang katapatan kay Jehova. 
(Am 2:11, 12) Nang umabot sa kasukdulan ang mga 
kasalanan ng Israel at alisin ito ni Jehova noong 
607 B.C.E., ang di-tapat na mga Nazareo sa loob ng 
Jerusalem ay hindi nakatakas. Inilarawan ni Jere- 
mias kung paano nangitim ang dating malulusog at 
malalakas na Nazareo nang ang kanilang balat ay 
manguluntoy sa kanilang mga buto dahil sa matin- 
ding taggutom.---Pan 4:7-9. 


NAZARET [malamang, Bayang Sibol]. Isang 
lunsod sa Mababang Galilea kung saan tumira si Je- 
sus noong kalakhang bahagi ng kaniyang buhay sa 
lupa, kasama ng kaniyang mga kapatid sa ina. (Luc 
2:51, 52, Mat 13:54-56) Sina Jose at Maria ay kapu- 
wa naninirahan sa Nazaret nang ipatalastas ni Ga- 
briel ang nalalapit na kapanganakan ni Jesus. (Luc 
1:26, 27: 2:4, 39) Nang maglaon, pagkabalik nila 
mula sa Ehipto, muli silang nanahanan sa Nazaret. 
--Mat 2:19-23: Luc 2:39. 

Lokasyon. Iniuugnay ng karamihan sa mga is- 
kolar ang Nazaret sa En Nasira (Nazerat) sa Galilea. 
(MGA LARAWAN, Tomo 2, p. 539) Kung wasto ang 
pangmalas na ito, ang Nazaret ay nasa mababang 
kabundukan sa H lamang ng Libis ng Jezreel at hu- 
migit-kumulang ay nasa kalagitnaan ng T na dulo 
ng Dagat ng Galilea at ng Baybayin ng Mediteraneo. 
Ito ay nasa isang malalim na bahagi ng bundok na 
may mga burol na ang taas ay 120 hanggang 150 m 
(400 hanggang 500 piye) sa itaas nito. Ang lugar na 
ito ay matao, anupat maraming lunsod at bayan 
malapit sa Nazaret. Isa pa, tinataya na maaaring la- 
karin ang distansiya mula sa Nazaret hanggang sa 
Tolemaida sa Baybayin ng Mediteraneo sa loob ng 
pitong oras, hanggang sa Tiberias naman sa Dagat 
ng Galilea sa loob ng limang oras, at hanggang sa 
Jerusalem sa loob ng tatlong araw. 

Noong isang pagkakataon, tinangka ng taong- 
bayan ng Nazaret na ihagis si Jesus mula sa “gulod 
ng bundok na kinatatayuan ng kanilang lunsod.” 
(Luc 4:29) Hindi ito nangangahulugan na ang Naza- 


459 


ret ay nasa mismong gulod o gilid, kundi na ito ay 
nasa isang bundok na may gulod na mula roon ay 
ninais nilang ihagis si Jesus. Iniuugnay ito ng ilan 
sa isang mabatong dalisdis na mga 12 m (40 piye) 
ang taas sa TK ng lunsod. 

Ang Pagiging Prominente ng Nazaret. Ma- 
hirap sabihin nang may katiyakan kung gaano ka- 
prominente ang Nazaret noong unang siglo. Ang pi- 
nakakaraniwang pangmalas ng mga komentarista 
ay na ang Nazaret noon ay isang nayon na nakabu- 
kod at walang halaga. Ang pangunahing pananali- 
ta sa Bibliya na ginagamit upang suportahan ang 
pangmalas na ito ay ang sinabi ni Natanael nang 
marinig niya na tagaroon si Jesus: “Mayroon kayang 
anumang mabuting bagay na manggagaling sa Na- 
zaret?” (Ju 1:46) Inuunawa ng marami na nanga- 
ngahulugan ito na ang Nazaret ay hinahamak, ma- 
ging ng taong-bayan ng Galilea. (Ju 21:2) Ang 
Nazaret ay malapit sa mga ruta ng kalakalan sa lu- 
gar na iyon ngunit hindi tuwirang naroroon. Hindi 
ito binanggit ni Josephus, bagaman tinukoy niya 
ang kalapit na Japia bilang ang pinakamalaking na- 
kukutaang nayon sa buong Galilea, anupat umakay 
sa ideya na ang Nazaret ay nahigitan ng karatig na 
bayang ito. 

Sa kabilang dako, maaaring nagpahayag lamang 
ng pagkabigla si Natanael dahil sinabi ni Felipe na 
isang lalaki mula sa karatig na lunsod ng Nazaret sa 
Galilea ang ipinangakong Mesiyas, sapagkat inihula 
ng Kasulatan na ang isang iyon ay magmumu- 
la sa Betlehem sa Juda. (Mik 5:2) Hindi binanggit 
ni Josephus ang marami sa mga pamayanan sa 
Galilea, kaya maaaring walang partikular na ipi- 
nahihiwatig ang hindi niya pagbanggit sa Naza- 
ret. Kapansin-pansin na hindi tinatawag ng Bibliya 
ang Nazaret bilang isang nayon, kundi laging isang 
“lunsod.” (Luc 1:26, 2:4, 39) Karagdagan pa, ang ka- 
lapit na Sepphoris ay isang mahalaga at nakuku- 
taang lunsod na may pandistritong hukuman ng 
Sanedrin. Gayunpaman, gaanuman ito kalaki at ka- 
prominente, ang Nazaret ay kumbinyente para sa 
mahahalagang ruta ng kalakalan at mga pangu- 
nahing lunsod, kaya naman malamang na ang mga 
tumatahan dito ay kaagad nakatatanggap ng impor- 
masyon tungkol sa mga aktibidad sa lipunan, relihi- 
yon, at pulitika nang panahong iyon.--Ihambing 
ang Luc 4:23. 

Ang Saloobin ng mga Tao. Habang lumalaki 
si Jesus, sumulong siya “sa lingap ng Diyos at ng 
mga tao.” (Luc 2:52) Siya at ang kaniyang mga ka- 
patid sa ina ay kilala ng taong-bayan ng Nazaret, at 
naging “kaugalian” niya na dumalo sa lokal na sina- 
goga bawat linggo. (Mat 13:55, 56; Luc 4:16) Nang 
siya ay mga 30 taong gulang na, nilisan ni Jesus 
ang Nazaret at binautismuhan siya ni Juan. (Mar 


NEAPOLIS 


1:9: Luc 3:23) Pagkaraan ng ilang buwan, noong ma- 
lapit nang magsimula ang kaniyang ministeryo sa 
Galilea, si Jesus ay bumalik sa Nazaret at binasa 
niya nang malakas sa sinagoga ang Isaias 61:1, 2, 
anupat ikinapit niya ito sa kaniyang sarili. Nagpa- 
malas ng kawalan ng pananampalataya ang mga 
tao at tinangka nilang patayin siya, “ngunit siya ay 
dumaan sa gitna nila at nagpatuloy sa kaniyang la- 
kad,” pagkatapos ay nanahanan siya sa Capernaum. 
--Luc 4:16-30, Mat 4:13. 

Pagkaraan ng mahigit na isang taon, muling dina- 
law ni Kristo ang Nazaret. (Mat 13:54-58, Mar 6:1-6) 
Bagaman ipinapalagay ng ilan na ito rin ang pang- 
yayari sa Lucas 4:16-30, hindi gayon ang ipinahihi- 
watig ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari 
sa Mateo, Marcos, at Lucas, gayundin ng bagay na 
waring magkaiba ang mga aktibidad ni Jesus at ang 
mga resulta ng mga ito. Maaaring sa pagkakataong 
ito ay lumaganap na ang kaniyang kabantugan anu- 
pat naging mas maganda ang pagtanggap sa kani- 
ya. Bagaman marami ang natisod dahil tagaroon 
lamang siya, walang binabanggit na tinangka ng 
mga tao na patayin siya noong pagkakataong iyon. 
Nagsagawa siya ng ilang makapangyarihang gawa, 
ngunit hindi marami, dahil sa kawalan ng pana- 
nampalataya ng mga tao. (Mat 13:57, 58) Pagkata- 
pos nito ay umalis si Jesus at pinasimulan niya ang 
kaniyang ikatlong pag-ikot sa Galilea.---Mar 6:6. 


NEA. Isang lunsod na binanggit sa deskripsiyon 
ng mga hangganan ng teritoryo ng Zebulon. (Jos 
19:10, 13, 14, 16) Hindi tiyak kung saan ang loka- 
syon ng Nea. Iniuugnay ito ng ilan sa Tell el-Wawi- 
yat, na mga 1.3 km (0.8 mi) lamang sa HHK ng 
Rummana, mga 10 km (6 na mi) sa H ng Nazaret. 


NEAPOLIS [Bagong Lunsod]. Isang lunsod ng 
Gresya sa hilagang dulo ng Dagat Aegeano na nag- 
silbing daungang-dagat ng Filipos. Ipinapalagay na 
ito ang makabagong Kavalla. Ang lunsod na ito ay 
nasa isang mabatong lungos sa bukana ng Gulpo ng 
Kavalla. Ang daungan nito ay nasa kanlurang pa- 
nig, at ang Kavalla mismo ay mga 15 km (9.5 mi) 
sa TS ng mga guho ng Filipos. Ipinahihiwatig ng 
mga inskripsiyong Latin na ang lunsod na ito ay du- 
medepende sa Filipos noong mga panahong Roma- 
no, at waring mga Romano ang gumawa ng ilang 
bahagi ng isang paagusan doon. Ang Daang Egna- 
tia, na ginawa ng mga Romano, ang nagdugtong sa 
Neapolis at sa Filipos at bumagtas ito nang pakan- 
luran hanggang sa Durazzo (Durrës) sa Dagat Adri- 
atico. 

Ang Neapolis ang unang lugar sa Europa na pi- 
nuntahan ng apostol na si Pablo bilang tugon sa pa- 
nawagan na “tumawid ka sa Macedonia.” Mula roon 
ay pumunta siya sa Filipos, anupat posibleng inabot 


NEARIAS 


siya ng tatlo o apat na oras sa pagtawid sa kabundu- 
kang nasa pagitan ng dalawang lunsod na ito. (Gaw 
16:9-11) Pagkaraan ng mga anim na taon, walang 
alinlangan na muling dumaan si Pablo sa Neapolis. 
--Gaw 20:6. 


NEARIAS 
Jah]. 

1. Isang Simeonita, anak ni Isi. Pinangunahan ni 
Nearias at ng kaniyang tatlong kapatid ang isang 
hukbo ng 500 lalaki na tumalo sa mga Amalekita sa 
Bundok Seir at pagkatapos ay patuloy silang nana- 
hanan doon.— 1Cr 4:42, 43. 

2. Anak ni Semaias, ama nina Elioenai, Hizkias, 
at Azrikam, at inapo ni David.— 1Cr 3:1, 22, 23. 


NEBAI [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “umunlad, magbunga”]. Isa sa 
“mga ulo ng bayan” na ang inapo, kung hindi man 
siya mismo, ay nagpatotoo sa pamamagitan ng ta- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan" noong mga 
araw ni Nehemias.---Ne 9:38: 10:1, 14, 19. 


NEBAIOT. Ang panganay sa 12 anak na lalaki 
ni Ismael at pinagmulan ng isa sa prominenteng 
mga tribong Arabe. (Gen 25:13-16, 1Cr 1:29-31) 
Ang kapatid na babae ni Nebaiot na si Mahalat (o 
posibleng si Basemat) ay napangasawa ng kanilang 
pinsang si Esau. (Gen 28:9, 36:2, 3) Ang mga inapo 
ni Nebaiot ay hindi nakilalang nanirahan sa alin- 
mang espesipikong lokasyon, malamang na sila ay 
pagala-gala, anupat gumagala-gala na gaya ng mga 
Bedouin kasama ang kanilang mga kawan. Noong 
panahon ni Isaias, “ang mga kawan ng Kedar” (si 
Kedar ay kapatid ni Nebaiot) at “ang mga barakong 
tupa ng Nebaiot” ay pinag-ugnay sa isang hula na 
patiunang nagsasabi kung paanong ang gayong 
mga hayop ay magsisilbing sinang-ayunang mga 
hain sa altar ni Jehova.---Isa 60:7. 

Sinikap na iugnay ng ilang iskolar ang mga inapo 
ni Nebaiot sa mga Nabateanong nabuhay nang da- 
kong huli, ngunit ang katibayang sumusuporta sa 
gayong mungkahi ay hindi sapat. 


NEBALAT. Isang lugar na tinirahan ng mga 
Benjamita pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
(Ne 11:31, 34) Karaniwang ipinapalagay na ang Ne- 
balat ay ang Beit Nebala (Horvat Nevallat). Palibha- 
sa'y nasa isang mababang burol na mga 6 na km 
(3.5 mi) sa SHS ng makabagong Lida (Lod), matata- 
naw mula sa Beit Nebala ang TS dulo ng Kapatagan 
ng Saron. 


NEBAT [Kaniyang Tiningnan]. Isang Efraimita 
at ama ni Haring Jeroboam I na unang tagapama- 
hala ng sampung-tribong kaharian ng Israel.--- 1Ha 
11:26, 2Ha 14:23, 24. 


[Batang Lalaki (Kabataang Lalaki) ni 


460 


NEBO. 

1. Isang Moabitang lunsod na napasailalim ng 
pamamahala ng Amoritang si Haring Sihon ilang 
panahon bago pumasok sa Lupang Pangako ang 
mga Israelita. (Ihambing ang Bil 21:26, 32:3, Isa 
15:2.) Pagkatapos na talunin ng Israel si Sihon, 
muling itinayo ng mga Rubenita ang Nebo. (Bil 
32:37, 38) Gayunman, pagsapit ng ikasiyam na 
siglo B.C.E., lumilitaw na naagaw sa mga Rubenita 
(1Cr 5:1, 8) ang lunsod, sapagkat, sa Batong Moabi- 
ta, ipinaghambog ni Haring Mesa na nakuha niya 
ito mula sa Israel sa patnubay ng kaniyang diyos 
na si Kemos. Nang maglaon, binanggit kapuwa ni 
Isaias (noong ikawalong siglo B.C.E.) at ni Jeremias 
(noong ikapitong siglo B.C.E.) ang Nebo sa mga 
hulang nakatuon laban sa Moab.--Isa 15:2, Jer 
48:1, 22. 

Ang Nebo ay karaniwang iniuugnay sa Khirbet 
Mekhayyet (o, Qaryat el Mukhaiyat), na mga 8 km 
(5 mi) sa TK ng Hesbon. May mga guho ng isang si- 
naunang tanggulan sa lugar na ito. Gayundin, ma- 
raming bibinga ng mga kagamitang luwad (ipina- 
palagay na mula pa noong ika-12 hanggang sa 
pasimula ng ika-6 na siglo B.C.E.) ang natagpuan. 

2. Isang lunsod, na ang mga kinatawan ay bu- 
malik mula sa pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 2:1, 
29) Lumilitaw na upang ipakita na iba ang Nebo na 
ito mula sa Blg. 1, tinutukoy ito bilang “isa pang 
Nebo.” (Ne 7:33) Ang makabagong Nuba, na mga 
11 km (7 mi) sa HK ng Hebron, ay iminumungkahi 
bilang isang posibleng lokasyon. Pero sa Ezra 10:43, 
44, posibleng pangalan ito ng isang lalaki na ang 
mga inapo ay bumalik mula sa pagkatapon at nag- 
paalis sa kanilang mga asawa. 

3. Maliwanag na isa sa mga bundok ng Abarim. 
Mula sa Bundok Nebo o mula sa taluktok ng Pisga 
(na maaaring isang bahagi ng Nebo o maaaring 
ang Nebo ay isang bahagi ng Pisga) ay natanaw ni 
Moises ang Lupang Pangako, at pagkatapos ay na- 
matay siya roon. (Deu 32:48-52, 34:1-4) Ang Bun- 
dok Nebo ay karaniwang iniuugnay sa Jebel en- 
Neba (Har Nevo). Ang bundok na ito ay may taas 
na mahigit sa 800 m (2,630 piye) mula sa kapan- 
tayan ng dagat at mga 17 km (11 mi) sa S kung 
saan dumadaloy ang Jordan sa Dagat na Patay. Pi- 
naniniwalaang ang Pisga ay maaaring ang Ras es- 
Siyaghah, isang mataas na bahagi na nasa HK ng 
taluktok ng Jebel en-Neba at mababa nang kaunti 
kaysa rito. Kung maaliwalas ang panahon makikita 
mula sa taluktok ng Ras es-Siyaghah ang isang ka- 
hanga-hangang tanawin ng mga bundok ng Her- 
mon, Tabor, Ebal, at Gerizim (gitnang tagaytay ng 
bundok na kinaroroonan ng Betlehem at Hebron), 
gayundin ang Libis ng Jordan at ang Dagat na Pa- 
tay. 


461 


4. Isang bathala na ang kahihiyang sinapit noong 
bumagsak ang Babilonya ay inihula ng propetang si 
Isaias. (Isa 46:1, 2) Sinamba si Nebo kapuwa sa Ba- 
bilonia at Asirya. Iniugnay siya sa planetang Mer- 
cury at itinuring na anak nina Marduk at Sarpanitu 
at asawa ni Tashmitum. Para sa kaniyang mga ma- 
nanamba, si Nebo ay isang diyos ng karunungan at 
pagkatuto, “ang diyos na nagtataglay ng katalinu- 
han,” “siya na dumirinig mula sa malayo,” “siya na 
nagtuturo,” at “panginoon ng panulat sa tapyas.” 
— The Seven Great Monarchies of the Ancient East- 
ern World, ni G. Rawlinson, 1885, Tomo I, p. 91; An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 450. 

Ang pagiging prominente ng bathalang ito ay ipi- 
nakikita ng pagtukoy ng Babilonyong hari na si 
Nabonido kay Nebo bilang “ang administrador ng 
buong daigdig sa ibabaw at ilalim ng lupa, na nag- 
papalawig sa haba ng aking buhay” at gayundin bi- 
lang ang isa “na nagpapahaba sa (panahon ng) 
aking pamamahala.” Kinilala ni Nabonido na si Nebo 
ang naglagay sa kaniyang mga kamay ng “wastong 
setro, matuwid na baston, na (tanging) nagbibi- 
gay-katiyakan sa pagpapadakila ng bansa.” (Ancient 
Near Eastern Texts, p. 310) Ang isa pang nagpapa- 
hiwatig ng kahalagahan ni Nebo sa relihiyon ng Ba- 
bilonya ay ang bagay na isang anyo ng kaniyang 
pangalan ang lumilitaw sa mga pangalan ng mga 
Babilonyong hari na sina Nabucodonosor, Nabopo- 
lassar, at Nabonido, gayundin sa Nabuzaradan (2Ha 
25:8) at marahil sa Abednego.---Dan 1:7. 

Si Nebo ay kilalang iniuugnay sa sinaunang lun- 
sod ng Borsippa (makabagong Birs o Birs-Nimrud) 
malapit sa Babilonya. Sa panahon ng tagsibol, tu- 
wing Araw ng Bagong Taon, ang imahen ni Nebo ay 
dinadala kasabay ng sagradong prusisyon mula sa 
Borsippa patungo sa Babilonya. Pagkatapos nito, ka- 
pag naibalik na ang imahen sa santuwaryo nito sa 
Borsippa, ang imahen ni Marduk (tinatawag din 
sa kaniyang titulo na Bel [Panginoon]) ay dinadala 
nang bahagya kasama niyaong kay Nebo. Kaya na- 
man angkop na angkop na espesipikong binanggit 
ng hula ni Isaias ang dumarating na kadustaan nina 
Bel at Nebo sa pagbagsak ng Babilonya.---Isa 46:1, 2. 


NEBUSAZBAN [mula sa wikang Akkadiano, 
nangangahulugang “O Nebo, Iligtas Mo Ako!"]. Ang 
Rabsaris, punong opisyal ng korte, sa mga hukbo ni 
Nabucodonosor na nagwasak sa Jerusalem noong 
607 B.C.E. Si Nebusazban ay isa sa ilang prinsipe na 
nag-utos na palayain si Jeremias. (Jer 39:13, 14) 
Alinman sa tinutukoy si Nebusazban sa kaniyang ti- 
tulo o isa pang tao ang tinawag ding Rabsaris sa 
pangkat na umupo sa Gitnang Pintuang-daan pag- 
katapos na unang mapasok ng mga Babilonyo ang 
pader ng Jerusalem.---Jer 39:2, 3. 


NECO(H) 


NEBUZARADAN [mula sa wikang Babilonyo, 
nangangahulugang “Si Nebo ay Nagbigay ng Sup- 
ling"]. Pinuno ng tagapagbantay at pangunahing ta- 
uhan sa mga hukbo ni Nabucodonosor nang aktuwal 
na wasakin ang Jerusalem noong 607 B.C.E. Waring 
si Nebuzaradan ay wala roon nang panahong unang 
kubkubin at pasukin ang Jerusalem, sapagkat mga 
isang buwan pa ang lumipas bago siya “dumating sa 
Jerusalem,” pagkatapos na si Haring Zedekias ay 
dalhin kay Nabucodonosor at bulagin.---2Ha 25:2-8, 
Jer 39:2, 3, 52:6-11. 

Mula sa labas ng lunsod, pinangasiwaan ni Ne- 
buzaradan ang mga pagkilos ng mga Babilonyo sa 
pagwasak sa lunsod, na nagsimula “noong ikapi- 
tong araw ng buwan” (ang ikalimang buwan, Ab), 
at kabilang dito ang pagsamsam sa mga kayama- 
nan ng templo, paggiba sa pader, pag-aasikaso sa 
mga bihag, at pagpapahintulot sa ilan sa mga ma- 
ralita na manatili roon. (2Ha 25:8-20: Jer 39:8-10, 
43:5, 6: 52:12-26) Pagkaraan ng tatlong araw, no- 
ong ikasampung araw ng buwan, lumilitaw na si 
Nebuzaradan ay “dumating sa Jerusalem” (“puma- 
sok sa Jerusalem,” RS, JB) at, pagkatapos magsiya- 
sat, sinunog niya ang bahay ni Jehova at pinaging 
abo ang lunsod. (Jer 52:12, 13) Sinabi ni Josephus 
na nang mismong araw ring iyon, na ikasampung 
araw ng ikalimang buwan, nang sunugin ang tem- 
plo ni Solomon, ay sinunog din ang templong mu- 
ling itinayo ni Herodes, noong 70 C.E.— The Jewish 
War, VI, 250 (iv, 5): VI, 268 (iv, 8): tingnan ang AB. 

Sa utos ni Nabucodonosor, pinalaya ni Nebuzara- 
dan si Jeremias at kinausap ito nang may kabaitan, 
anupat pinamili ito kung ano ang nais nitong ga- 
win, inalok na aalagaan niya ito at pinagkalooban 
ito ng mga panustos. Si Nebuzaradan ay naging ta- 
gapagsalita rin para sa hari ng Babilonya sa pag- 
aatas kay Gedalias bilang gobernador niyaong mga 
nanatili roon. (2Ha 25:22: Jer 39:11-14, 40:1-7; 
41:10) Pagkaraan ng mga limang taon, 602 B.C.E., 
dinala ni Nebuzaradan ang iba pang mga Judio tu- 
ngo sa pagkatapon, lumilitaw na yaong mga tuma- 
kas patungo sa mga nakapalibot na teritoryo.---Jer 
52:30. 


NECO(H). Isang paraon ng Ehipto na kapana- 
hon ng Judeanong si Haring Josias. Ayon sa Grie- 
gong istoryador na si Herodotus (Il, 158, 159; IV, 
42), si Nechos (Neco) ay anak ni Psammetichus 
(Psammetichos, Psamtik I) at humalili sa kaniyang 
ama bilang tagapamahala ng Ehipto. Bagaman sini- 
mulan niya ang paggawa ng isang kanal na magdu- 
rugtong sa Nilo at sa Dagat na Pula, hindi niya na- 
tapos ang proyektong ito. Gayunman, nagpadala 
siya ng isang plota ng mga taga-Fenicia upang 
maglakbay sa palibot ng Aprika. Ang paglalakbay 


NEDABIAS 


na ito ay matagumpay na natapos sa loob ng tat- 
long taon. 

Sa pagtatapos ng 3l-tadng paghahari (659- 
629 B.C.E.) ni Josias, paparating na si Paraon Neco 
upang tulungan ang mga Asiryano sa ilog ng Eu- 
frates. Noong panahong iyon ay winalang-halaga ni 
Josias ang “mga salita ni Neco mula sa bibig ng 
Diyos" at sa Megido ay nasugatan siya nang malub- 
ha at namatay habang sinisikap na paatrasin ang 
mga hukbong Ehipsiyo. Pagkaraan ng mga tatlong 
buwan, dinalang bihag ni Paraon Neco si Jehoahaz, 
ang kahalili ni Josias sa trono, at ginawang kaniyang 
basalyo ang 25-tadng-gulang na si Eliakim, anupat 
pinalitan niya ng Jehoiakim ang pangalan ng ba- 
gong tagapamahala. Pinatawan din ni Neco ng ma- 
bigat na multa ang kaharian ng Juda. (2Cr 35:20- 
36:4, 2Ha 23:29-35) Sa Carkemis, pagkaraan ng 
mga tatlo o apat na taon (625 B.C.E.), ang mga huk- 
bo ni Neco ay natalo ng mga Babilonyo sa ilalim ng 
pangunguna ni Nabucodonosor.---Jer 46:2. 


NEDABIAS [Si Jah ay Nakahanda (Marangal; 
Bukas-palad)]. Huling binanggit na anak ni Ha- 
ring Jeconias (Jehoiakin), ipinanganak noong pana- 
hon ng pagkatapon ni Jeconias sa Babilonya. (1Cr 
3:17, 18, 2Ha 24:15, Jer 29:1, 2, 4, 6) Si Nedabias ay 
isang inapo ni David mula sa tribo ni Juda at tiyo ni 
Zerubabel, ang gobernador pagkaraan ng pagkata- 
pon.--1Cr 3:1, 17-19: Hag 1:1. 


NEFILIM [Mga Tagapagbuwal: Yaong mga 
Nagpapangyari na Mabuwal [ang Ibal]. Ito ay trans- 
literasyon ng salitang Hebreo na nephilim’, na nasa 
anyong pangmaramihan sa tatlong paglitaw nito sa 
Bibliya. (Gen 6:4, Bil 13:33 [dalawang beses]) Mali- 
wanag na nagmula ito sa anyong causative ng pan- 
diwang Hebreo na na-phal (mabuwal) gaya halim- 
bawa ng masusumpungan sa 2 Hari 3:19; 19:7. 

Iniuulat ng Bibliya na nagalit si Jehova sa mga 
tao noong mga araw ni Noe bago ang Baha: ayon 
sa ulat, ang “mga anak ng tunay na Diyos" ay ku- 
muha ng kani-kanilang asawa mula sa kaakit-akit 
na mga anak na babae ng mga tao. Pagkatapos ay 
binanggit nito na naroroon ang “mga Nefilim,” 
anupat sinabi: “Ang mga Nefilim ay nasa lupa 
nang mga araw na iyon, at pagkatapos din niyaon, 
nang ang mga anak ng tunay na Diyos ay patuloy 
na sumiping sa mga anak na babae ng mga tao 
at ang mga ito ay manganak ng mga lalaki sa 
kanila, sila ang mga makapangyarihan [sa Heb., 
haggib-borim'] noong sinauna, ang mga lalaking 
bantog.”---Gen 6:1-4. 

Pagkakakilanlan. Ang mga komentarista sa 
Bibliya, sa pagsusuri sa talata 4, ay nagharap ng 
ilang mungkahi hinggil sa pagkakakilanlan ng mga 
Nefilim. Inaakala ng ilan na ang pinagkunan ng pa- 


462 


ngalang iyon ay nagpapahiwatig na ang mga Nefi- 
lim ay 'nahulog na mga anghel, mga anghel na 
nagkasala. Sinasabi naman ng iba, gamit ang isang 
kakaibang pangangatuwiran, na ipinahihiwatig ng 
katawagang Nefilim mismo na ang mga ito ay 'na- 
hulog mula sa langit' dahil sila ay ‘mga anak ng ma- 
kalangit na mga nilalang.” Ang ibang mga iskolar, 
na nagtutuon ng kanilang pansin partikular na sa 
pananalitang “at pagkatapos din niyaon” (tal 4), ay 
nagsabi na ang mga Nefilim ay hindi “nahulog na 
mga anghel o ang “mga makapangyarihan,” ya- 
mang ang mga Nefilim ay “nasa lupa nang mga 
araw na iyon” bago sumiping sa mga babae ang 
mga anak ng Diyos. Sinasabi ng mga iskolar na ito 
na ang mga Nefilim ay mga balakyot na tao lamang 
gaya ni Cain--mga magnanakaw, mga maton, at 
mga maniniil na nasa lupa hanggang noong ma- 
puksa sila ng Baha. Isa pang grupo, na nagsuri hin- 
di lamang sa kahulugan ng pangalang Nefilim kundi 
pati rin sa konteksto ng talata 4, ang nagpapalagay 
na ang mga Nefilim ay hindi mga anghel, kundi 
mga mestisong supling na ibinunga ng pakikipagta- 
lik ng nagkatawang-taong mga anghel sa mga anak 
na babae ng mga tao. 

Sila rin ang “gib-bo-rim'.” Sa ilang salin ng 
Bibliya, inilipat ang kinalalagyan ng pariralang “at 
pagkatapos din niyaon,” anupat inilagay ito malapit 
sa pasimula ng talata 4, sa gayon ay ipinakikilala 
ang mga Nefilim bilang ang “mga makapangyari- 
han,” ang gib-borim”, na binanggit sa huling bahagi 
ng talata. Halimbawa: “Nang mga araw na iyon, at 
pagkaraan din nito, may mga higante [sa Heb., 
han-nephilim'] sa lupa, na ipinanganganak sa mga 
anak ng mga diyos kailanma't sumiping sila sa mga 
anak na babae ng mga tao, ito ang mga bayani [sa 
Heb., haggib-borim'] na mga lalaking bantog noong 
sinaunang panahon.”--Gen 6:4, AT; tingnan din 
ang Mo, NIV, at TEV. 

Ipinahihiwatig din ng Griegong Septuagint na 
ang “mga Nefilim” at “mga makapangyarihan” 
ay magkapareho sa pamamagitan ng paggamit ng 
iisang salitang gi'gan-tes (mga higante) upang isalin 
ang dalawang pananalita. 

Sa pagrerepaso sa ulat, makikita natin na inilala- 
had ng mga talata 1 hanggang 3 ang hinggil sa pag- 
kuha ng “mga anak ng tunay na Diyos” ng mga asa- 
wa at ang kapahayagan ni Jehova na wawakasan 
niya ang kaniyang pagtitiis sa mga tao pagkatapos 
ng 120 taon. Binabanggit naman ng talata 4 na ang 
mga Nefilim ay nasa lupa “nang mga araw na iyon,” 
maliwanag na noon mismong mga araw na bigkasin 
ni Jehova ang kapahayagang iyon. Pagkatapos ay 
ipinakita nito na ang gayong kalagayan ay nagpatu- 
loy 'pagkatapos niyaon, nang ang mga anak ng tu- 
nay na Diyos ay patuloy na sumiping sa mga anak 


463 


na babae ng mga tao, at inilarawan nito nang mas 
detalyado ang resulta ng pagsasama ng “mga anak 
ng tunay na Diyos” at ng mga babae. 


Sino ang “mga anak ng Diyos" 
na nagkaanak ng mga Nefilim? 


Sino ang “mga anak ng tunay na Diyos” na bi- 
nanggit sa ulat? Sila ba ay mga lalaking mananam- 
ba ni Jehova (na naiiba sa balakyot na mga tao sa 
pangkalahatan), gaya ng sinasabi ng ilan? Maliwa- 
nag na hindi. Ipinahihiwatig ng Bibliya na ang kani- 
lang pag-aasawa sa mga anak na babae ng mga tao 
ay nagbunga ng paglago ng kasamaan sa lupa. Si 
Noe at ang kaniyang tatlong anak, kasama ang 
kani-kanilang asawa, ang tanging sinang-ayunan 
ng Diyos at iniligtas sa Delubyo.---Gen 6:9, 8:15, 16; 
1Pe 3:20. 

Kaya naman kung ang nabanggit na “mga anak 
ng tunay na Diyos” ay mga tao lamang, bumaba- 
ngon ang tanong, Bakit ang kanilang mga supling 
ay tinawag na “mga lalaking bantog” anupat itinu- 
ring na nakahihigit sa mga supling ng mga balak- 
yot, o sa tapat na si Noe? Maitatanong din, Bakit bi- 
nanggit ang kanilang pag-aasawa sa mga anak na 
babae ng mga tao bilang isang bagay na kakaiba? 
Ang pag-aasawa at pag-aanak ay nagaganap na sa 
loob ng mahigit 1,500 taon. 

Samakatuwid, ang mga anak ng Diyos na binang- 
git sa Genesis 6:2 ay tiyak na mga anghel, espiri- 
tung “mga anak ng Diyos.” Ang pananalitang ito 
ay ikinapit sa mga anghel sa Job 1:6; 38:7. Ang 
pangmalas na ito ay sinang-ayunan ni Pedro, na 
bumanggit ng “mga espiritung nasa bilangguan, 
na naging masuwayin noon nang ang pagtitiis ng 
Diyos ay naghihintay noong mga araw ni Noe.” (1Pe 
3:19, 20) May tinukoy rin si Judas na “mga anghel 
na hindi nag-ingat ng kanilang orihinal na kalaga- 
yan kundi nag-iwan ng kanilang sariling wastong 
tahanang dako.” (Jud 6) Ang mga anghel ay may 
kapangyarihan na magkatawang-tao, at gayon ang 
ginawa ng ilang anghel upang maghatid ng mga 
mensahe mula sa Diyos. (Gen 18:1, 2, 8, 20-22, 19:1- 
11, Jos 5:13-15) Ngunit ang langit ang wastong 
tirahan ng mga espiritung persona, at ang mga 
anghel doon ay may mga atas ng paglilingkod kay 
Jehova. (Dan 7:9, 10) Ang paglisan sa tirahang iyon 
upang manahanan sa lupa at ang pag-iwan sa kani- 
lang atas ng paglilingkod upang sumiping sa mga 
babae ay paghihimagsik sa mga batas ng Diyos, 
isang pilipit na paggawi. 

Sinasabi ng Bibliya na sa ngayon, ang masuwa- 
ying mga anghel ay “mga espiritung nasa bilanggu- 
an,” yamang sila'y inihagis sa Tartaro' at “itinaan sa 
mga gapos na walang hanggan sa ilalim ng pusi- 


NEGEB 


kit na kadiliman ukol sa paghuhukom sa dakilang 
araw.” Waring ipinahihiwatig nito na lubhang nili- 
mitahan ang kanilang pagkilos, anupat hindi na sila 
muling makapagkakatawang-tao gaya noong bago 
ang Baha.---1Pe 3:19, 2Pe 2:4: Jud 6. 

Lumagong Kabalakyutan. “Ang mga maka- 
pangyarihan noong sinauna, ang mga lalaking ban- 
tog” na ibinunga ng mga pag-aasawang ito, ay hindi 
mga lalaking bantog sa paningin ng Diyos, sapagkat 
hindi sila nakaligtas sa Baha, kung paanong si Noe 
at ang kaniyang pamilya ay nakaligtas. Sila ay “mga 
Nefilim,” mga maton, mga maniniil, na tiyak na na- 
kapagpalubha sa mga kalagayan. Ang kanilang mga 
amang anghel, na nakaaalam ng kayarian ng kata- 
wan ng tao at may kakayahang magkatawang-tao, 
ay hindi lumalang ng buhay, kundi nabuhay sa mga 
katawang iyon ng tao at nagkaanak matapos sumi- 
ping sa mga babae. Kung gayon, ang kanilang mga 
anak, ang “mga makapangyarihan,” ay ilegal na 
mga mestiso. Lumilitaw na hindi nagkaanak ang 
mga Nefilim. 

Sa Mitolohiya. Ang kabantugan ng mga Ne- 
filim at ang pagkatakot sa kanila ay mababana- 
ag sa maraming mitolohiya ng mga taong pagano 
na nangalat sa buong lupa matapos guluhin ang 
mga wika sa Babel. Bagaman ang makasaysayang 
ulat ng Genesis ay lubhang pinilipit at pinaganda, 
kapansin-pansin ang pagkakahawig ng sinaunang 
mga mitolohiyang ito (isang halimbawa ang mitolo- 
hiya ng mga Griego), na nag-uulat na sumiping sa 
mga tao ang mga diyos at mga diyosa upang mag- 
luwal ng mga bayaning nakahihigit sa tao at ng na- 
katatakot na mga mestisong diyos na may mga ka- 
tangian ng tao at ng diyos.--Tingnan ang GRESYA, 
MGA GRIEGO (Relihiyong Griego). 

Isang Ulat na may Layuning Manakot. Ang 
sampung tiktik na naglahad sa mga Israelita sa 
ilang ng bulaang ulat tungkol sa lupain ng Canaan 
ay nagsabi: “Ang lahat ng mga taong nakita namin 
sa loob niyaon ay mga lalaking pambihira ang laki. 
At doon ay nakita namin ang mga Nefilim, ang mga 
anak ni Anak, na mula sa mga Nefilim; anupat sa 
aming sariling paningin ay naging tulad kami ng 
mga tipaklong, at naging gayundin kami sa kani- 
lang paningin.” Tiyak na may ilang malalaking lala- 
ki sa Canaan, gaya ng ipinakikita ng ibang mga 
teksto sa Kasulatan, ngunit hindi sila kailanman ti- 
nawag na mga Nefilim maliban sa “masamang ulat” 
na ito, na nilayong maghasik ng matinding takot sa 
gitna ng mga Israelita.--Bil 13:31-33, 14:36, 37. 


NEGEB [Timog]. Ang salitang Hebreo na ne- 
ghev ay ipinapalagay na halaw sa isang salitang- 
ugat na nangangahulugang “maging tigang” at ka- 
dalasang tumutukoy sa medyo tigang na lugar 
sa T ng kabundukan ng Juda. Ang neghev ay 


NEGEB 


464 


Ang Negeb (ang timog ng Juda), 
bagaman bulubundukin, isang malaking 
populasyon ang minsang nanirahan dito 


nangahulugan din ng “timog” at ginamit upang tu- 
mukoy sa isang dakong timugan (Bil 35:5), isang ti- 
mugang hangganan (Jos 15:4), at isang timugang 
pintuang-daan (Eze 46:9). Sa ilang bersiyon, hindi 
pinanatiling magkaiba ang heograpikong katawa- 
gan at ang direksiyong “timog,” anupat ang resulta 
ay mga saling nakalilito. Ang isang halimbawa nito 
ay ang Genesis 13:1, kung saan ang neghev ay isi- 
nalin bilang “timog.” (AS, KJ, Le) Dahil dito, lumili- 
taw na si Abraham ay naglakbay nang patimog 
mula sa Ehipto, gayong ang totoo, ang direksiyon 
niya ay pahilaga na dumaraan sa Negeb patungong 
Bethel. Ngunit ang kalituhang ito ay naiwasan sa 
maraming makabagong salin.--AT, JB, NW, RS. 
Topograpiya. Waring ang saklaw ng Negeb 
noong sinaunang mga panahon ay mula sa distrito 
ng Beer-sheba sa H hanggang sa Kades-barnea sa 
dakong T. (Gen 21:14: Bil 13:17, 22, 32:8) Inilarawan 
ng propetang si Isaias ang rehiyong ito bilang isang 
lupain ng mahihirap na kalagayan, pinamumugaran 
ng mga leon, leopardo, at ahas. (Isa 30:6) Sa hila- 
gaang seksiyon, masusumpungan ang pailan-ilang 
bukal, balon, at lawa. Ang tamarisko ay isa sa iilang 
punungkahoy na tumutubo roon. (Gen 21:33) Sa da- 
kong TK ng Beer-sheba ay may dalawang maliliit na 
lugar at isang medyo may kalakihang lugar ng mga 
burol na buhangin. Ang kalakhang bahagi ng Negeb 
ay talampas na nasa pagitan ng 450 at 600 m (1,500 
at 2,000 piye) ang taas mula sa kapantayan ng da- 
gat at may mga taluktok na hanggang 1,050 m 
(3,440 piye) ang taas. Sa dakong T at S ng Beer- 
sheba ay may matutulis na tagaytay na sa pangka- 
lahatan ay bumabagtas mula sa S patungong K. 
Kasaysayan. Ang mga imbakang-tubig, hag- 
dan-hagdang mga pader, at mga guho ng mara- 


ming bayan na natagpuan sa Negeb ay nagpapahi- 
watig na noong sinaunang panahon, isang malaking 
populasyon ang nanirahan sa lugar na ito. Dito na- 
kasumpong ng pastulan para sa kanilang malala- 
king kawan ang mga patriyarkang sina Abraham at 
Isaac. (Gen 13:1, 2; 20:1, 24:62) At noong panahon 
ni Abraham, tinalo ng Elamitang hari na si Kedor- 
laomer, kasama ang tatlong kaalyado nito, ang mga 
naninirahan sa Negeb.---Gen 14:1-7. 

Pagkaraan ng ilang siglo, ang mga Israelitang tik- 
tik na isinugo ni Moises ay pumasok sa Lupang Pa- 
ngako mula sa Negeb, na nang panahong iyon ay ti- 
natahanan ng mga Amalekita. (Bil 13:17, 22, 29) Sa 
ilalim ng pangunguna ni Josue, natalo ang lahat ng 
naninirahan sa Negeb (Jos 10:40: 11:16) at ang mga 
lunsod sa rehiyong ito ay naging bahagi ng teritor- 
yo ng tribo ni Simeon. (Jos 19:1-6) Ang pagala- 
galang mga Kenita, na kamag-anak ni Moises dahil 
sa kaniyang asawa, ay nanirahan din sa Negeb. 
(Huk 1:16: ihambing ang 1Sa 15:6, 7.) Maliwanag na 
hindi napanatili ng mga Israelita ang kanilang kon- 
trol sa lugar na ito. Sa paglipas ng mga taon, paulit- 
ulit silang nakipagsagupaan sa mga Canaanita ng 
Negeb at lalo na sa mga Amalekita. (Huk 1:9; 6:3; 
1Sa 15:1-9, 30:1-20) Mula sa lunsod ng Ziklag na 
ibinigay sa kaniya ng Filisteong hari na si Akis, ni- 
lusob ni David ang mga Gesurita, mga Girzita, at 
mga Amalekita ng Negeb. (1Sa 27:5-8) Lumilitaw na 
noon lamang panahon ng paghahari ni David, pag- 
katapos na matalo ang mga Edomita, lubusang na- 
kontrol ng Israel ang Negeb. (2Sa 8:13, 14) Maliwa- 
nag na ang mas huling hari ng Juda na si Uzias ay 
nagtayo ng mga tore at humukay ng mga imba- 
kang-tubig sa rehiyong ito.---2Cr 26:10. 

Pagkatapos wasakin ng mga Babilonyo ang Jeru- 
salem, inihula ni Obadias na ang mga Israelita ay 
isasauli sa kanilang lupain, kasama rito ang Negeb. 
--Ob 19, 20. 


465 


NEHELAM [Ng (Mula sa) Nehelam, o, posible, 
Ang Mananaginip]. Marahil ang bayan ng bulaang 
propetang si Semaias. (Jer 29:24, 31, 32) Ngunit wa- 
lang nalalamang lokasyon na may ganitong pa- 
ngalan. Kaya naman, iminumungkahi ng ilan na 
maaaring ang “ng Nehelam” ay isang katawagan 
sa pamilya at sa gayo'y isinasalin nila ito sa parira- 
lang “ang Nehelamita.” (KJ, NE) Naniniwala naman 
ang iba na marahil ay gumamit dito si Jeremias ng 
salitang Hebreo na katunog ng cha-lam’, nanganga- 
hulugang “panaginip. ”---Ihambing ang Jer 23:25. 


NEHEMIAS [Inaaliw ni Jah]. 

1. Isa na posibleng isang lider niyaong mga bu- 
malik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni 
Zerubabel.--Ezr 2:1, 2; Ne 7:7. 

2. Anak ni Azbuk at prinsipe ng kalahati ng dis- 
trito ng Bet-zur. Yamang ang bayan ng Bet-zur ay 
nasa bulubunduking pook ng Juda (Jos 15:21, 48, 
58), si Nehemias ay maaaring isang Judeano. Noong 
455 B.C.E., nakibahagi siya sa pagkukumpuni ng 
pader ng Jerusalem.---Ne 3:16. 

3. Anak ni Hacalias at kapatid ni Hanani; katiwa- 
la ng kopa ng Persianong si Haring Artajerjes (Lon- 
gimanus) at, nang maglaon, gobernador ng mga Ju- 
dio, tagapagtayong-muli ng pader ng Jerusalem, at 
manunulat ng aklat ng Bibliya na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan.--Ne 1:1, 2, 11; 2:1, 5:14, 16. 

Noong ika-20 taon ni Haring Artajerjes, noong 
buwan ng Kislev (Nobyembre-Disyembre), si Nehe- 
mias, habang nasa kastilyo ng Susan, ay nagkaroon 
ng mga panauhin, ang kaniyang kapatid na si Hana- 
ni at iba pang mga lalaki mula sa Juda. Nang mag- 
usisa siya, sinabi nila sa kaniya ang tungkol sa ma- 
samang kalagayan ng mga Judio at na giba pa rin 
ang pader at mga pintuang-daan ng Jerusalem. Na- 
paluha si Nehemias. Nagdalamhati siya nang ma- 
raming araw pagkatapos nito, anupat patuluyang 
nag-ayuno at nanalangin. Ipinagtapat niya ang pag- 
kakasala ng Israel at, salig sa mga salita ng Diyos 
kay Moises (Deu 30:1-4), nagsumamo siya kay Je- 
hova na “pangyarihing kahabagan siya” sa harap ni 
Haring Artajerjes upang magtagumpay ang kani- 
yang plano na muling itayo ang pader ng Jerusa- 
lem.--Ne 1. 

Nang maglaon, noong buwan ng Nisan (Marso- 
Abril), sinagot ang mga panalangin ni Nehemias. 
Napansin ng hari na mapanglaw ang mukha ni Ne- 
hemias at nagtanong kung bakit. Sa gayon ay sina- 
bi sa kaniya ni Nehemias ang tungkol sa malungkot 
na kalagayan ng mga bagay-bagay sa Jerusalem. 
Nang tanungin kung ano ang hinahangad niyang 
matamo, si Nehemias, na kaagad namang nanala- 
ngin sa Diyos, ay humiling sa hari ng pahintulot na 
bumalik at muling itayo ang Jerusalem. Ang kahili- 


NEHEMIAS 


ngan ay ipinagkaloob. Karagdagan pa, tumanggap 
si Nehemias ng mga liham mula sa hari, na nagbi- 
bigay-karapatan sa kaniya na malayang dumaan sa 
mga lugar na nasasakupan ng mga gobernador sa 
K ng Ilog Eufrates at nagkakaloob din ng mga sup- 
lay ng kahoy para sa proyekto. Kasama ang mga pi- 
nuno ng hukbong militar at mga mangangabayo, 
lumisan siya patungong Jerusalem.---Ne 2:1-9. 

Muling Itinayo ang Pader ng Jerusalem. 
Pagkatapos na mamalagi nang tatlong araw sa Je- 
rusalem, si Nehemias, lingid sa kaalaman ninuman 
maliban sa ilang lalaking kasama niya, ay nagsiya- 
sat sa lunsod sa gabi. Habang ang iba pa ay nagla- 
lakad, nakasakay si Nehemias sa isang hayop, ma- 
lamang na isang kabayo o isang asno. Napakalawak 
ng kaguhuan anupat hindi na madaanan, pero na- 
tapos ni Nehemias ang kaniyang pagsusuri.---Ne 
2:11-16. 

Nang matapos ang kaniyang pagsusuri, isiniwalat 
ni Nehemias sa mga Judio ang kaniyang plano, anu- 
pat itinawag-pansin sa kanila ang patnubay ni Jeho- 
va sa bagay na iyon. Palibhasa'y napatibay-loob, tu- 
mugon sila: “Bumangon tayo, at magtayo tayo.” Sa 
kabila ng mapang-alipustang mga salita ni Sanbalat 
na Horonita, ni Tobia na Ammonita, at ni Gesem na 
Arabe, ang gawaing pagkukumpuni ay nagsimu- 
la noong mga ikaapat ng Ab (Hulyo-Agosto).---Ne 
2:17-20, ihambing ang Ne 6:15. 

Habang sumusulong ang gawain, patuloy na ina- 
lipusta at nilibak nina Sanbalat at Tobia ang mga 
pagsisikap ng mga Judio na kumpunihin ang pader 
ng Jerusalem. Ipinanalangin ito ni Nehemias, “at ang 
bayan ay patuloy na nagtaglay ng puso para sa pag- 
gawa.” Nang umabot na sa kalahati ang taas ng pa- 
der, pinag-ibayo nina Sanbalat, Tobia, at ng karatig 
na mga bayan ang kanilang pagsalansang hanggang 
sa punto na nagsabuwatan sila na makipaglaban sa 
Jerusalem. Paulit-ulit na tumanggap si Nehemias ng 
mga ulat na gayon ang pinakadiwa mula sa mga Ju- 
dio na naninirahang malapit sa lunsod. Muling nag- 
pamalas si Nehemias ng mapanalangining pananalig 
kay Jehova. Upang maharap ang maigting na situ- 
wasyon, sinandatahan niya ang mga manggagawa, 
isinaayos na magbantay ang iba, at binalangkas ang 
isang sistema ng paghudyat ng babala. Ni hindi man 
lamang hinuhubad ni Nehemias ang kaniyang mga 
damit sa gabi, maliwanag na upang maging han- 
dang lumaban sakaling may babalang hudyat mula 
sa nagbabantay.---Ne 4. 

Bagaman apurahan ang situwasyon, si Nehemias 
ay hindi napakaabala anupat hindi na siya makapag- 
bigay ng kaukulang pansin sa pagdaing ng mga Ju- 
dio. Nang marinig ang kanilang mga reklamo na si- 
nisiil sila dahil pinagbabayad sila ng patubo, sinaway 
niya ang mga taong mahal at ang mga kinatawang 


NEHEMIAS 


tagapamahala, isinaayos ang isang malaking kapu- 
lungan, at, matapos ilantad ang kasamaang ito, ini- 
utos niya na ituwid ang situwasyon.---Ne 5:1-13. 

Pagkatapos nito, gumawa ang mga kaaway ng 
mga pagtatangka upang patigilin ang gawaing mu- 
ling pagtatayo. Apat na ulit nilang sinubukang hika- 
yatin si Nehemias upang ilayo siya mula sa kaniyang 
proyekto, ngunit sinabihan niya sila na hindi siya 
makaliliban mula sa malaking gawain na kaniyang 
ginagampanan. Sumunod ay nagpadala si Sanba- 
lat ng isang bukas na liham na naglalaman ng 
mga bulaang paratang at nagmungkahing magtag- 
po sila upang magsanggunian. Tumugon si Nehe- 
mias: “Ang mga bagay na gaya ng sinasabi mo ay 
hindi nangyari, kundi kinakatha mo ang mga iyon 
mula sa iyong sariling puso.” Iba namang panlilin- 
lang ang sinubukan nina Tobia at Sanbalat, anu- 
pat inupahan ang isang Judio na takutin si Nehe- 
mias upang may-kamalian itong magtago sa templo. 
Ngunit hindi natakot si Nehemias, at ang gawaing 
pagkukumpuni ay matagumpay na natapos noong 
ika-25 araw ng Elul (Agosto-Setyembre), 52 araw la- 
mang buhat nang magsimula ang gawaing pagtata- 
yo. Gayunpaman, patuloy pa ring nagpadala si Tobia 
kay Nehemias ng mga liham ng pananakot.---Ne 6. 

Nang tapos na ang pader, itinuon ni Nehemias 
ang kaniyang pansin sa gawaing pag-oorganisa sa 
mga lingkod sa templo. Sumunod ay naglagay siya 
ng dalawang lalaki upang mamahala sa lunsod, na 
isa sa mga ito ay ang kapatid niyang si Hanani. Nag- 
bigay rin si Nehemias ng mga tagubilin may kina- 
laman sa pagbubukas at sa pagsasara ng mga pin- 
tuang-daan ng lunsod at sa pagbabantay sa mga 
iyon.--Ne 7:1-3. 

Pagpapatala sa Talaangkanan. Nang pana- 
hong iyon ay napakaliit pa ng populasyon ng Jeru- 
salem. Waring ito ang dahilan kung bakit inila- 
gay ng Diyos sa puso ni Nehemias na tipunin ang 
mga taong mahal, ang mga kinatawang tagapama- 
hala, at ang bayan upang itala sila sa talaangka- 
nan, sapagkat ang impormasyong makukuha rito ay 
maaaring magsilbing saligan sa paggawa ng mga 
hakbang upang maparami ang populasyon ng Jeru- 
salem. Lumilitaw na habang isinasaalang-alang ni 
Nehemias ang pagpapatalang ito sa talaangkanan, 
nasumpungan niya ang rekord niyaong mga buma- 
lik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni Ze- 
rubabel.---Ne 7:4-7. 

Ibinalik ang Pagtupad sa Kautusan. Mala- 
mang na dahil sa utos ni Nehemias, isang kapulu- 
ngan ang idinaos sa liwasan malapit sa Pintuang- 
daan ng Tubig. Bagaman maliwanag na si Ezra na 
saserdote ang nanguna sa pagtuturo tungkol sa Ka- 
utusan, nakibahagi rin doon si Nehemias. (Ne 8:1- 
12) Sumunod, idinaos ang walong-araw na Kapista- 
han ng mga Kubol. Pagkaraan ng dalawang araw ay 


466 


muling nagtipon ang mga Israelita. Sa panahon ng 
kapulungang ito ay ginawa ang isang panlahatang 
pagtatapat ng pagkakasala ng Israel. Pagkatapos 
nito, isang nakasulat na kontrata ng pagtatapat ang 
binuo. Ang kontratang ito ng pagtatapat o “mapag- 
kakatiwalaang kaayusan” ay pinatotohanan ng mga 
prinsipe, mga Levita, at mga saserdote. Si Nehe- 
mias, “na Tirsata [gobernador],” ang unang nag- 
patotoo rito sa pamamagitan ng tatak. (Ne 8:13- 
10:1) Ang buong bayan ay sumang-ayong iwasan 
ang pakikipag-asawa sa mga banyaga, ipangilin ang 
mga Sabbath, at suportahan ang paglilingkod sa 
templo. Sumunod, isang tao sa bawat sampu ang pi- 
nili sa pamamagitan ng palabunutan upang perma- 
nenteng manahanan sa Jerusalem.---Ne 10:28-11:1. 

Pagkatapos nito ay pinasinayaan ang pader ng Je- 
rusalem. Para sa okasyong iyon, nag-atas si Nehe- 
mias ng dalawang malalaking koro ng pasasalamat 
at ng mga prusisyon upang lumibot sa pader sa 
magkabilang direksiyon. Ginawa ito, at ang lahat ay 
nagtagpo sa templo upang maghandog ng mga 
hain. Karagdagan pa, may mga lalaking inatasan 
upang mangasiwa sa mga abuloy para sa saserdote 
at mga Levita.--Ne 12:27-47. 

Pagkaraan ng mga 12 taon, noong ika-32 taon ni 
Artajerjes, umalis si Nehemias sa Jerusalem. Nang 
bumalik siya, napakasama ng mga kalagayang na- 
sumpungan niya sa gitna ng mga Judio. Si Eliasib 
na mataas na saserdote ay gumawa ng isang bulwa- 
gang kainan sa looban ng templo upang magamit ni 
Tobia, ang mismong lalaki na noong una ay matin- 
di ang pagsalansang sa gawain ni Nehemias. Kaa- 
gad na kumilos si Nehemias. Inihagis niya ang lahat 
ng muwebles ni Tobia sa labas ng bulwagang kainan 
at itinagubiling linisin ang bulwagang kainan. 

Karagdagan pa, gumawa si Nehemias ng mga 
hakbang upang matiyak ang pagbibigay ng mga 
abuloy para sa mga Levita at ipinatupad niya ang 
mahigpit na pangingilin ng Sabbath. Nilapatan din 
niya ng disiplina yaong mga kumuha ng mga asa- 
wang banyaga, na ang naging mga anak sa mga ba- 
baing ito ay hindi man lamang makapagsalita ng 
wikang Judio: “At pinasimulan kong kakitaan sila ng 
pagkakamali at isumpa sila at saktan ang ilang lala- 
ki sa kanila at sabunutan ang kanilang buhok at pa- 
sumpain sila sa Diyos: 'Huwag ninyong ibigay ang 
inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na 
lalaki, at huwag ninyong tanggapin ang sinuman sa 
kanilang mga anak na babae para sa inyong mga 
anak na lalaki o sa inyo.” 

Ang “pagkakita ni Nehemias ng pagkakamali” sa 
mga lalaking ito ay tiyak na nangangahulugang si- 
naway at pinagwikaan niya sila sa pamamagitan ng 
kautusan ng Diyos, anupat inilantad ang kanilang 
maling pagkilos. Inilalayo ng mga lalaking ito ang 


467 


isinauling bansa mula sa pabor ng Diyos, pagkata- 
pos na may-kabaitan silang ibalik ng Diyos mula sa 
Babilonya upang isauli ang tunay na pagsamba sa 
Jerusalem. Isinumpa sila ni Nehemias, na nanga- 
ngahulugang binigkas niya ang mga kahatulan ng 
kautusan ng Diyos laban sa gayong mga manlala- 
bag. “Sinaktan” niya sila, malamang na hindi siya 
mismo ang gumawa, kundi iniutos niyang paluin 
sila bilang opisyal na hudisyal na pagkilos. Kaniyang 
“sinabunutan ang (ilang bahagi ng) kanilang buhok." 
Ito ay sagisag ng moral na pagkagalit at matinding 
kahihiyan sa harap ng bayan. (Ihambing ang Ezr 
9:3.) Pagkatapos ay itinaboy ni Nehemias ang apo 
ng mataas na saserdoteng si Eliasib, na naging ma- 
nugang ni Sanbalat na Horonita.---Ne 13:1-28. 

Si Nehemias, Isang Namumukod-Tanging 
Halimbawa. Si Nehemias ay namumukod-tangi 
bilang isang mahusay na halimbawa ng katapatan 
at debosyon. Siya ay di-makasarili, anupat iniwan 
ang isang prominenteng posisyon bilang katiwala 
ng kopa sa looban ni Artajerjes upang isagawa ang 
muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Ya- 
mang maraming kaaway noon, maluwag sa kaloo- 
ban na inilantad ni Nehemias ang kaniyang sarili sa 
panganib alang-alang sa kaniyang bayan at sa tu- 
nay na pagsamba. Hindi lamang niya pinangasiwa- 
an ang gawaing pagkukumpuni ng pader ng Jerusa- 
lem kundi nagkaroon din siya ng aktibo at personal 
na bahagi sa atas na iyon. Siya ay hindi nag-aksaya 
ng panahon, nagpatunay na malakas ang loob at 
walang takot, lubos na nanalig kay Jehova, at na- 
ging maingat sa anumang ginawa niya. Palibhasa'y 
masigasig sa tunay na pagsamba, alam ni Nehemias 
ang kautusan ng Diyos at ikinapit ito. Ikinabahala 
niya ang pagpapatibay ng pananampalataya ng ka- 
niyang mga kapuwa Israelita. Ipinakita niya na isa 
siyang lalaking may wastong pagkatakot sa Diyos 
na Jehova. Bagaman masigasig na ipinatupad ang 
kautusan ng Diyos, hindi siya naghari-harian sa iba 
para sa makasariling pakinabang kundi nagpakita 
ng pagkabahala sa mga nasisiil. Hindi niya kailan- 
man hiningi ang tinapay na nauukol sa gobernador. 
Sa halip, naglaan siya ng pagkain para sa maraming 
tao sa sarili niyang gastos. (Ne 5:14-19) Angkop na 
maipananalangin ni Nehemias: “Alalahanin mo ako, 
O Diyos ko, sa ikabubuti.”--Ne 13:31. 


NEHEMIAS, AKLAT NG. Isang aklat ng 
Hebreong Kasulatan na pangunahin nang naglala- 
had ng mga pangyayari di-katagalan bago maging 
gobernador ng Juda si Nehemias at noong panahon 
ng kaniyang panunungkulan. (Ne 5:14: 13:6, 7) Sa 
pambungad na mga salita ng kinasihang ulat na ito, 
tinutukoy si “Nehemias na anak ni Hacalias” (1:1) bi- 
lang ang manunulat, at ang kalakhang bahagi ng 
ulat ay isinulat sa unang panauhan. 


NEHEMIAS, AKLAT NG 


Panahong Saklaw at Panahon ng Pagsulat. 
Ang buwan ng Kislev (Nobyembre-Disyembre) ng 
isang partikular na taon na tinukoy bilang ika- 
20 taon ang nagsilbing pasimula ng makasaysayang 
salaysay ng aklat. (Ne 1:1) Gaya ng makikita sa Ne- 
hemias 2:1, malamang na iyon ay ika-20 taon ng 
paghahari ni Artajerjes. Maliwanag na sa kasong ito, 
ang ika-20 taon ay hindi tinutuos na nagsisimula sa 
buwan ng Nisan (Marso-Abril), sapagkat ang Kislev 
ng naturang ika-20 taon ay hindi maaaring mauna 
sa Nisan (binanggit sa Ne 2:1) ng taon ding iyon. 
Kaya posible na gumamit si Nehemias ng sarili ni- 
yang paraan ng pagbilang ng panahon, anupat tinu- 
os ang taong lunar bilang nagsisimula sa Tisri (Set- 
yembre-Oktubre), ang buwan na kinikilala ng mga 
Judio sa ngayon bilang pasimula ng kanilang taong 
sibil. Posible rin na tinuos ang paghahari ng monar- 
ka mula sa aktuwal na petsa ng kaniyang pagluklok 
sa trono. Maaaring gayon ang ginawa bagaman ti- 
nutuos pa rin noon ng mga eskribang Babilonyo ang 
mga taon ng paghahari ng Persianong hari ayon sa 
kinaugalian nilang paraan ng pagbilang na mula Ni- 
san hanggang Nisan, na siyang ginagawa nila gaya 
ng makikita sa kanilang mga tapyas na cuneiform. 

Batay sa mapananaligang katibayan mula sa ka- 
saysayan at sa katuparan ng hula sa Bibliya, ang Ni- 
san ng ika-20 taon ng paghahari ni Artajerjes ay pu- 
mapatak sa taong 455 B.C.E. (Tingnan ang PERSIA, 
MGA PERSIANO [Ang mga Paghahari ni Jerjes at ni Ar- 
tajerjes].) Alinsunod dito, ang Kislev bago ang Nisan 
ng ika-20 taong iyon ay papatak sa 456 B.C.E., at 
ang ika-32 taon ng paghahari ni Artajerjes (ang hu- 
ling petsang binanggit sa Nehemias [13:6]) ay sasak- 
law sa ilang bahagi ng 443 B.C.E. Samakatuwid, ang 
aklat ng Nehemias ay sumasaklaw sa isang yugto 
mula Kislev ng 456 B.C.E. hanggang pagkaraan ng 
443 B.C.E. 

Nilisan ni Nehemias ang Jerusalem noong ika-32 
taon ng paghahari ni Artajerjes. Pagbalik niya, na- 
tuklasan niya na hindi tinutustusan ng mga Judio 
ang mga saserdote at mga Levita, na nilalabag nila 
ang kautusan ng Sabbath, na marami ang nag- 
asawa ng mga babaing banyaga, at na hindi man la- 
mang marunong magsalita ng wika ng mga Judio 
ang mga supling na ibinunga ng mga pakikipag- 
asawang ito. (Ne 13:10-27) Ipinahihiwatig ng ga- 
yong paglubha ng mga kalagayan na matagal na pa- 
nahong nawala si Nehemias. Ngunit hindi matiyak 
kung gaano kahabang panahon ang lumipas mula 
noong 443 B.C.E. bago natapos ni Nehemias ang ak- 
lat na nagtataglay ng kaniyang pangalan. 

Kasuwato ng Ibang mga Aklat ng Bibliya. 
Dinadakila ng aklat ng Nehemias ang Diyos na Je- 
hova. Ipinakikilala siya nito bilang ang Maylalang 
(Ne 9:6; ihambing ang Gen 1:1, Aw 146:6; Apo 
4:11), isang Diyos na sumasagot sa taimtim na 


NEHEMIAS, AKLAT NG 


mga panalangin ng kaniyang mga lingkod (Ne 
1:11-2:18, 4:4, 5, 15, 16, 6:16; ihambing ang Aw 86: 
6, 7), at ang Tagapagtanggol ng kaniyang bayan 
(Ne 4:14, 20, ihambing ang Exo 14:14, 25). Siya'y 
“isang Diyos ng mga pagpapatawad, magandang- 
loob at maawain, mabagal sa pagkagalit at sagana 
sa maibiging-kabaitan” (Ne 9:17: ihambing ang Bil 
14:18), ang “Diyos ng langit, ang Diyos na dakila at 
kakila-kilabot, na nag-iingat ng tipan at ng maibi- 
ging-kabaitan doon sa mga umiibig sa kaniya at 
nag-iingat ng kaniyang mga utos.”---Ne 1:5: iham- 
bing ang Deu 7:9, 10, 21. 

Masusumpungan sa aklat ng Nehemias ang ma- 
raming pagtukoy sa Kautusan. Ang mga ito ay may 
kaugnayan sa mga kapahamakang ibubunga ng 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG NEHEMIAS 


468 


pagsuway at mga pagpapalang idudulot ng pagsisi- 
si (Lev 26:33, Deu 30:4, Ne 1:7-9), mga pautang (Lev 
25:35-38, Deu 15:7-11, Ne 5:2-11), mga pakikipag- 
alyansa sa mga banyaga ukol sa pag-aasawa (Deu 
7:3, Ne 10:30), mga Sabbath, pagpapalaya mula sa 
pagkakautang (Exo 20:8, Lev 25:4, Deu 15:1, 2, Ne 
10:31), apoy ng altar (Lev 6:13, Ne 10:34), Kapista- 
han ng mga Kubol (Deu 31:10-13, Ne 8:14-18), at 
pagpasok ng mga Moabita at mga Ammonita sa 
kongregasyon ng Israel (Deu 23:3-6, Ne 13:1-3), ga- 
yundin may kinalaman sa mga ikapu, mga unang 
bunga, at mga abuloy.---Exo 30:16; Bil 18:12-30, Ne 
10:32-39. 

Naglalaman din ang aklat na ito ng makasaysa- 
yang impormasyon na masusumpungan sa ibang 


Mga pangyayaring nauugnay sa muling pagtatayo ng mga pa- 
der ng Jerusalem at sa kasunod nito na pag-aalis ng maling 
mga gawain ng mga Judio 

Sumaklaw ng isang yugto na nagsimula mahigit na 80 taon 
pagkabalik ng mga Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya 


Sa harap ng pagsalansang, muling itinayo ang mga 
pader ng Jerusalem 

Sa Susan, nalaman ni Nehemias na giba pa rin ang pader 
ng Jerusalem, nanalangin siya kay Jehova upang humingi 
ng tulong, pagkatapos ay hiniling niya sa Persianong mo- 
narka na si Artajerjes na pahintulutan siyang umalis at 
muling itayo ang lunsod at ang pader nito, pumayag si 
Artajerjes (1:1-2:9) 

Pagdating sa Jerusalem, siniyasat ni Nehemias ang gibang 
mga pader sa kadiliman ng gabi: pagkatapos ay isiniwa- 
lat niya sa mga Judio ang kaniyang layunin na muling 
itayo ang mga iyon (2:11-18) 

Sinalansang nina Sanbalat, Tobia, at Gesem, pawang mga 
banyaga, ang muling pagtatayo: sa simula ay nanuya 
sila, pagkatapos ay nagsabuwatan sila na makipaglaban 
sa Jerusalem, sinandatahan ni Nehemias ang mga mang- 
gagawa, at ipinagpatuloy nila ang pagtatayo (2:19-4:23) 

Nabigo ang mga pakana laban kay Nehemias, at natapos 
ang pader sa loob ng 52 araw (6:1-19) 


Pinasinayaan ang pader, sa seremonya, dalawang koro ng 
pasasalamat at prusisyon ang humayo sa magkabilang 
direksiyon sa ibabaw ng pader at nagtagpo sa templo, 
nagkaroon ng malaking pagsasaya (12:27-43) 

Isinaayos ang mga bagay-bagay sa Jerusalem 

Nang matapos ang pader, naglagay si Nehemias ng mga 
pintuang-daan sa Jerusalem upang mapanatili itong ligtas 
at binigyan niya ng mga tungkulin ang mga bantay ng 
pintuang-daan, mga mang-aawit, at mga Levita: inatasan 
niya sina Hanani at Hananias upang mangasiwa sa lun- 
sod (7:1-3) 

Sinimulan ni Nehemias ang paggawa ng isang rekord ng 
talaangkanan ng bayan, nasumpungan niya ang aklat ng 
talaangkanan ng mga bumalik mula sa Babilonya kasama 
ni Zerubabel: ang mga saserdoteng hindi nakapagpatunay 


ng kanilang talaangkanan ay pinagbawalang manungkulan 
“hanggang sa ang saserdote na may Urim at Tumim ay 
tumayo” (7:5-73) 

Kakaunti ang naninirahan sa Jerusalem, kaya itinalaga sa 
pamamagitan ng palabunutan na ang isa sa bawat sam- 
pu sa bayan ay manirahan sa lunsod (7:4: 11:1, 2) 

Mga pagsisikap upang pasulungin ang espirituwal na 
kalagayan ng mga Judio 

Sumang-ayon ang mayayamang Judio na magsauli sa kani- 
lang mga dukhang kapatid, na may-kamalian nilang sini- 
ngil ng patubo sa mga pautang (5:1-13) 

Sa isang pangmadlang kapulungan, binasa ni Ezra ang Ka- 
utusan at nakibahagi ang ilang Levita sa pagpapaliwanag 
nito, tumangis ang bayan ngunit hinimok silang magsaya 
sapagkat ang araw na iyon ay banal, nagsaya rin sila sa- 
pagkat naunawaan nila ang binasa sa kanila (8:1-12) 


Nang sumunod na araw, dahil sa pagbabasa nila ng Kautu- 
san, nalaman ng bayan na dapat nilang ipagdiwang ang 
Kapistahan ng mga Kubol, sinunod nila ito at idinaos ang 
kapistahan nang may malaking pagsasaya (8:13-18) 

Pagkatapos, nagkaroon ng isang pagtitipon na doo'y ipinag- 
tapat ng bayan ang kanilang mga kasalanan bilang ban- 
sa at nirepaso ang mga pakikitungo ni Jehova sa Israel, 
nanata rin sila na tutuparin nila ang Kautusan, iiwasan 
ang pakikipag-asawa sa mga banyaga, at gagampanan 
ang mga pananagutan na maglaan para sa templo at sa 
mga paglilingkod dito (9:1-10:39) 

Matapos pasinayaan ang pader, nagkaroon ng isa pang 
pangmadlang pagbabasa mula sa Kautusan, nang ma- 
unawaan nila na hindi dapat pahintulutang makapasok 
sa kongregasyon ang mga Ammonita at mga Moabita, 
pinasimulan nilang ibukod “ang buong haluang pangkat” 
mula sa Israel (13:1-3) 


Pagkatapos niyang mawala nang matagal na panahon, bu- 
malik si Nehemias sa Jerusalem at nasumpungan niyang 
sumama ang mga kalagayan: ipinalinis niya ang mga bul- 
wagang kainan, iniutos ang pag-aabuloy ng mga ikapu 
bilang panustos sa mga Levita at mga mang-aawit, ipina- 
tupad ang pangingilin ng Sabbath, at sinaway yaong mga 
nag-asawa ng mga babaing banyaga (13:4-30) 


469 


bahagi ng Hebreong Kasulatan. (Ne 9:7-35, 13:26, 
ihambing ang Ne 13:17, 18 sa Jer 17:21-27.) At bi- 
nibigyang-linaw ng kasaysayang iniuulat sa aklat 
ang ibang mga talata ng Bibliya. Ang karanasan ni 
Nehemias at ng iba pang mga Judio noong muli ni- 
lang itayo ang pader ng Jerusalem ay may pagka- 
katulad sa Awit 123 at 129. (Ne 4:1-5, 9; 6:1-14) 
Nang pakilusin ni Jehova si Haring Artajerjes na 
gawin ang Kaniyang kalooban sa pamamagitan ng 
pagpapahintulot ng hari kay Nehemias na muling 
itayo ang pader ng Jerusalem, ipinaghalimbawa 
nito ang sinasabi sa Kawikaan 21:1: “Ang puso ng 
hari ay gaya ng mga batis ng tubig sa kamay ni Je- 
hova. Ibinabaling niya iyon saanman niya kalug- 
dan.”--Ne 2:4-8. 

Itinatala kapuwa ng aklat ng Ezra (2:1-67) at ng 
aklat ng Nehemias (7:6-69) ang bilang ng mga ta- 
pon mula sa iba't ibang pamilya o sambahayan na 
bumalik na kasama ni Zerubabel mula sa pagka- 
tapon sa Babilonya. Magkatugma ang mga ulat 
sa pagbibigay ng 42,360 na kabuuang bilang ng 
mga Israelita na bumalik, bukod pa sa mga alipin 
at mga mang-aawit. (Ezr 2:64: Ne 7:66) Gayun- 
man, may mga pagkakaiba sa mga bilang na itina- 
la para sa bawat pamilya o sambahayan, at ang 
suma total ng mga bilang mula sa bawat talaan ay 
higit na mas mababa sa 42,360. Ipinapalagay ng 
maraming iskolar na ang mga pagkakaibang ito ay 
dahil sa pagkakamali ng mga eskriba. Bagaman 
hindi lubusang maipagwawalang-bahala ang ba- 
gay na iyan, posibleng may iba pang mga dahilan 
kung bakit nagkaroon ng gayong mga pagkaka- 
iba. 

Maaaring magkaiba ang mga reperensiyang pi- 
nagbatayan nina Ezra at Nehemias ng kani-kani- 
lang talaan. Halimbawa, maaaring gumamit si Ezra 
ng isang dokumento kung saan nakalista yaong 
mga nagpatala na babalik sa kanilang sariling lu- 
pain, samantalang baka kumopya naman si Nehe- 
mias mula sa isang rekord kung saan nakalista ya- 
ong mga aktuwal na bumalik. Yamang may mga 
saserdote na hindi nakapagpatunay ng kanilang ta- 
laangkanan (Ezr 2:61-63: Ne 7:63-65), makatuwi- 
rang ipalagay na gayundin ang naging problema 
ng marami sa iba pang mga Israelita. Dahil dito, 
posibleng ang 42,360 ay kabuuan ng bilang mula 
sa bawat pamilya at ng maraming iba pa na hindi 
nakapagpatunay ng kanilang pinagmulang angkan. 
Ngunit maaaring nang maglaon ay napatunayan 
ng ilan ang kanilang tamang talaangkanan. Posib- 
leng ito ang dahilan kung bakit maaaring pareho pa 
rin ang suma total kahit may pagkakaiba-iba ng 
mga bilang. 


NEHILOT. Isang transliterasyon ng nechilohth”, 
isang terminong Hebreo na di-matiyak ang pinag- 


NEMUELITA, MGA 


kunan at kahulugan, anupat sa superskripsiyon 
lamang ng Awit 5 ito lumilitaw. Waring ang Nehi- 
lot ay isang pananalitang pangmusika, at mara- 
mi ang naniniwala na tumutukoy ito sa isang pa- 
nugtog na hinihipan, anupat iniuugnay nila ito sa 
isang salitang-ugat na Hebreo na may kaugnayan 
sa chail (plawta). Gayunman, maaaring ang pari- 
ralang “para sa Nehilot” ay tumutukoy sa isang me- 
lodya. Isinasalin ng Griegong Septuagint at ng La- 
tin na Vulgate ang terminong ito bilang “[para] sa 
kaniya na nagmamana.” 


NEHUM. Lumilitaw na isa pang baybay para 
sa Rehum, isa sa mga lalaking bumalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya kasama ni Zerubabel. 
—Ezr 2:2, Ne 7:7. 


NEHUSTA. Anak na babae ni Elnatan ng Je- 
rusalem at asawa ni Haring Jehoiakim. Nang ang 
unang mga bihag ay dalhin sa Babilonya noong 
617 B.C.E. pagkatapos ng tatlong-buwang pama- 
mahala ng kaniyang anak na si Jehoiakin, si Ne- 
husta ay kasamang dinala at malamang na ha- 
bang-buhay nang nanatili roon.--2Ha 24:6, 8, 12; 
Jer 29:2. 


NEIEL. Isang lunsod ng Aser. (Jos 19:24, 27) 
Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet Ya'nin (Horvat 
Ya'anin), na mga 15 km (9.5 mi) sa STS ng Aco. 


NEKODA [Batik-batik]. 

1. Ang ninuno ng isang grupo ng mga Netineo 
na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya no- 
ong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 43, 48; Ne 7:46, 50. 

2. Ang ninuno ng isang grupo na ‘hindi masabi 
ang sambahayan ng kanilang mga ama at ang ka- 
nilang pinanggalingan.” (Ezr 2:59, 60, Ne 7:61, 62) 
Yamang ang mga pangalan nina Delaias at Tobias 
na kasama ni Nekoda sa mga talatang ito ay hindi 
lumilitaw sa ibang talaan ng bumalik na mga ta- 
pon, ipinapalagay na ang Nekodang ito ay iba sa 
Big. 1. 


NEMUEL. 

1. Una sa nakatalang limang anak ni Simeon at 
ulo ng pamilya ng mga Nemuelita. (Bil 26:12-14, 
1Cr 4:24) Sa talaan ng mga pumaroon sa Ehip- 
to kasama ni Jacob ay tinatawag siyang Jemuel. 
--Gen 46:8, 10, Exo 6:15. 

2. Anak ni Eliab at apo sa tuhod ni Ruben. Ang 
kaniyang mga kapatid ay ang mga rebelde na sina 
Datan at Abiram na nilamon ng lupa.---Bil 26:5, 8, 
9: Deu 11:6. 


NEMUELITA, MGA [Ni (Kay) Nemuel]. Isang 
pamilya ng Simeon na nagmula kay Nemuel.---Bil 
26:12. 


NEPEG 


NEPEG. 


1. Anak ni Izhar at kapatid ni Kora at Zicri. Mula 
sa tribo ni Levi, siya ay pinsan nina Moises at Aaron. 
--Exo 6:16, 18, 20, 21. 

2. Isa sa mga anak ni Haring David na ipinanga- 
nak sa Jerusalem.---2Sa 5:13-15, 1Cr 3:5, 7; 14:3-6. 


NEPTALI [Mga Pakikipagbuno Ko]. 

1. Ang ikalawang anak na ipinanganak kay Jacob 
ng alilang babae ni Raquel na si Bilha sa Padan- 
aram. (Gen 35:25, 26: Exo 1:1, 4; 1Cr 2:1, 2) Yamang 
humalili si Bilha para sa kaniyang among babae na 
si Raquel, si Neptali, gaya ng kaniyang nakata- 
tandang tunay na kapatid na si Dan, ay itinuring 
ng baog na si Raquel bilang sarili niyang anak. 
Bagaman ang kapatid niyang si Lea ay mayroon 
nang apat na anak nang panahong iyon (Gen 29:32- 
35), tuwang-tuwa si Raquel na nagtagumpay siyang 
magkaroon ng ikalawang anak sa pamamagitan ng 
kaniyang alilang babae anupat bumulalas siya: “Sa 
pamamagitan ng puspusang mga pakikipagbuno ay 
nakipagbuno ako sa aking kapatid. Ako rin naman 
ay nagwagi!” Ang pangalang ibinigay sa anak na 
ito, Neptali, (nangangahulugang “Mga Pakikipagbu- 
no Ko”), ay angkop na nagpahayag ng damdamin ni 
Raquel noong panahong isilang ito.---Gen 30:2-8. 

Nang maglaon, si Neptali mismo ay nagkaanak ng 
apat na lalaki, sina Jahzeel (Jahziel), Guni, Jezer, at 
Silem (Salum). (Gen 46:24: 1Cr 7:13) Nang ilahad ng 
mamamatay nang patriyarka na si Jacob sa kani- 
yang mga anak kung ano ang mangyayari sa kani- 
la sa “huling bahagi ng mga araw," ang sinabi niya 
tungkol kay Neptali ay positibo, bagaman isa sa pi- 
nakamaikli.---Gen 49:1, 2, 21. 

2. Ang tribo ng Israel na ipinangalan kay Nepta- 
li at binubuo ng apat na pantribong pamilya na nag- 
mula sa kaniyang apat na anak na sina Jahzeel, 
Guni, Jezer, at Silem. (Bil 26:48, 49) Mga isang taon 
pagkaraang lisanin ng mga Israelita ang Ehipto, ang 
mga lalaking mandirigma ng tribong ito mula 20 ta- 
Ong gulang pataas ay may bilang na 53,400. (Bil 1: 
42, 43) Habang nasa ilang, ang tribo ni Neptali, sa 
ilalim ng pangunguna ng pinuno nito na si Ahira, 
ay nagkampo sa H ng tabernakulo sa tabi ng mga 
tribo nina Aser at Dan. Bilang bahagi ng tatlong- 
tribong pangkat ng kampo ni Dan, ang tribo ni 
Neptali, kasama ang Dan at ang Aser, ay huli sa 
pagkakasunud-sunod ng paghayo at nagkaroon ng 
mahalagang posisyon bilang bantay sa likuran.---Bil 
1:15, 16, 2:25-31, 7:78: 10:25-28. 

Noong panahong kunin ang ikalawang sensus 
mga apat na dekada pagkatapos ng Pag-alis mula sa 
Ehipto, ang bilang ng matitipunong lalaki sa tribo 
ay 45,400 na lamang. (Bil 26:50) Kabilang sa mga 
lalaking nabawas sa tribo si Nabi, isa sa sampung 
tiktik na nagdala ng masamang ulat at nagpahina 


470 


ng loob ng mga Israelita sa pagpasok sa Lupang Pa- 
ngako.--Bil 13:14, 16, 31-33, 14:35-37. 

Nang bandang huli, matapos tawirin ang Jordan 
at makibahagi sa pananakop sa Jerico at Ai sa ilalim 
ng pangunguna ni Josue, ang Neptali ang isa sa 
mga tribo na “nakatayo para sa sumpa' sa harap ng 
Bundok Ebal. (Jos 6:24, 25: 8:28, 30-35: Deu 27:13) 
Nang hahati-hatiin na ang lupain sa mga mana ng 
bawat tribo, si Pedahel, bilang ang inatasan-ng- 
Diyos na kinatawan ng tribo ni Neptali, ay tumulong 
kina Josue at Eleazar na saserdote sa gawaing ito. 
--Bil 34:16, 17, 28: Jos 19:51. 

Lupaing Mana. Ang teritoryong nakaatas sa 
tribo ni Neptali ay nasa hilagaang bahagi ng Lupang 
Pangako. (Deu 34:1, 2) Ang hangganan nito sa S ay 
ang Dagat ng Galilea at ang Ilog Jordan. Ang teri- 
toryo ng Aser ay kahangga nito sa K. Ang lupaing 
iniatas sa Zebulon ay kahangga ng Neptali kapuwa 
sa K at sa T, at ang Isacar naman ay nasa T nito. 
(Ihambing ang Jos 19:32-34.) Maliwanag na ang 
paglalarawan sa hangganan ng Neptali bilang uma- 
abot sa “Juda sa may Jordan” (Jos 19:34) ay hindi 
nangangahulugang umaabot ito sa teritoryo ng tri- 
bo ni Juda, na nasa bandang T at malayo sa Nepta- 
li. Sa kasong ito, ang “Juda” ay malamang na tumu- 
tukoy sa rehiyon sa S ng Jordan na tinatahanan ng 
pamilya ni Jair. Bagaman si Jair ay itinuturing na 
Manasita dahil sa kaniyang lola sa panig ng ama (Bil 
32:41: Jos 13:29, 30), siya ay inapo ni Juda sa pama- 
magitan ng kaniyang lolo sa panig ng ama. (1Cr 2: 
5, 21, 22) Kaya ang rehiyong ibinigay sa pamilya ni 
Jair ay maaaring angkop na tawaging Juda salig sa 
pinagmulang angkan ni Jair. 

Kabilang sa teritoryo ng Neptali ang 19 na naku- 
kutaang lunsod at ang mga pamayanan ng mga ito. 
(Jos 19:35-39) Ang isa sa mga lunsod na ito, ang Ke- 
des, ay ipinagkaloob sa mga Levita at binigyan ng 
sagradong katayuan bilang isang kanlungang lun- 
sod. (Jos 20:7, 9) Ang dalawa pang lunsod, ang 
Hammat (Hamot-dor o Hammon) at ang Kartan (Ki- 
riataim), ay itinalaga rin para sa mga Levita. (Jos 
19:35, 21:6, 32; 1Cr 6:62, 76) Sa Bet-semes at Bet- 
anat, dalawa pang lunsod ng Neptali, ay hindi pina- 
layas ang mga Canaanita ngunit ipinasailalim sila 
sa puwersahang pagtatrabaho.---Huk 1:33. 

Ang lupain na dating pinanirahan ng tribo ni 
Neptali, bagaman bulubundukin (Jos 20:7), ay ma- 
bunga. Partikular na mataba ang tatsulok na kapa- 
tagan (ng Genesaret) sa HK panig ng Dagat ng Ga- 
lilea at ang rehiyon ng Hula. Ang pagpapala ni 
Moises na ipinatungkol kay Neptali ay maaaring tu- 
mutukoy sa lupaing mana ng tribo. “Si Neptali ay 
busog sa pagsang-ayon at puno ng pagpapala ni Je- 
hova. Ariin mo ang kanluran at timog.” (Deu 33:23) 
Ang “kanluran” ay maaari ring isalin na “dagat” 


471 


(AS, tlb) o “lawa” (RS) at sa gayon ay maaaring tu- 
mukoy sa Dagat ng Galilea, at ang “timog” ay tumu- 
tukoy marahil sa pinakatimugang teritoryo ng Nep- 
tali na kahangga ng dagat na iyon. May posibilidad 
din na ang teksto, bagaman ipinahihiwatig nito ang 
Dagat ng Galilea, ay dapat kabasahan ng: “Ang da- 
gat at ang mga isda nito ay kaniyang pag-aari.” 
--Tlb sa Rbi8. 

Mula Noong Panahon ng mga Hukom Hang- 
gang sa Pagkatapon. Sa hulang binigkas ni Ja- 
cob nang mamamatay na siya, tinukoy niya si Nep- 
tali bilang “isang balingkinitang babaing usa.” (Gen 
49:21) Maaaring tumutukoy ito sa pagiging matulin 
at bihasa ng tribo sa pakikipagdigma, at waring pi- 
natutunayan ito ng kasaysayan ng tribo. Sampung 
libong lalaki mula sa Neptali at Zebulon ang lakas- 
loob na tumugon sa panawagan ni Barak na maki- 
pagbaka sa lubos na nasasandatahang mga hukbo 
na pinangungunahan ni Sisera at nang maglaon ay 
pinagpala silang magtagumpay. Maliwanag na si 
Barak mismo ay mula sa tribo ni Neptali, yamang 
lumilitaw na naninirahan siya sa Kedes na nasa 
Neptali. (Huk 4:6-15, 5:18) Sinuportahan din ng tri- 
bo ni Neptali si Hukom Gideon sa pakikipaglaban sa 
mga Midianita.--Huk 6:34, 35; 7:23, 24. 

Pagkaraan ng maraming taon, 1,000 pinuno at 
37,000 iba pang mandirigma mula sa tribo ni Nep- 
tali ang pumaroon sa Hebron upang gawing hari si 
David sa buong Israel. Ang ibang pagkain sa piging 
na idinaos may kaugnayan sa pangyayaring iyon ay 
nagmula pa sa Isacar, Zebulon, at Neptali. (1Cr 12: 
23, 34, 38-40) Sa pangunguna ni Haring David, lu- 
militaw na ang tribo ni Neptali ay nagkaroon ng ma- 
laking bahagi sa pagsupil sa mga kaaway ng Israel. 
--Aw 68:Syp, 1, 27. 

Mga ilang dekada pagkaraang mahati ang kahari- 
an ng Israel, niligalig ang Neptali ng Siryanong si 
Haring Ben-hadad I. (1Ha 15:20, 2Cr 16:4) Pagkara- 
an ng mga dalawang siglo, noong panahon ng pag- 
hahari ni Peka, ang mga tumatahan sa Neptali ay 
dinala ni Tiglat-pileser III sa pagkatapon sa Asirya. 
(2Ha 15:29) Halos isang siglo pagkatapos na bumag- 
sak ang hilagang kaharian, buong-tapang na pinaa- 
bot ng Judeanong si Haring Josias ang pagwasak 
niya sa mga kagamitan sa idolatriya maging hang- 
gang H sa mga wasak na dako ng Neptali na pina- 
mumunuan ng Asirya.---2Cr 34:1-7. 

Ang Hula ni Isaias. Maaaring ang kahihiyang 
idinulot ng mga Asiryano ang tinutukoy sa Isaias 
9:1: “Ang karimlan ay hindi magiging gaya noong 
may kaigtingan sa lupa, gaya noong unang pana- 
hon nang ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng 
Neptali ay hinahamak.” Pagkatapos ay ipinahiwatig 
ni Isaias na sa darating na panahon ay bibigyang- 
dangal ang dating hinahamak---“ang daan sa tabi 


NEPTOA 


ng dagat, sa pook ng Jordan, Galilea ng mga bansa.” 
Nagpatuloy siya: “Ang bayan na lumalakad sa kadi- 
liman ay nakakita ng isang malaking liwanag. Para 
roon sa mga tumatahan sa lupain ng matinding di- 
lim, ang liwanag ay sumikat sa kanila.” (Isa 9:1, 2) 
Ang mismong mga salitang ito ay sinipi ni Mateo 
(4:13-17) at ikinapit kay Kristo Jesus, “ang liwanag 
ng sanlibutan,” at sa kaniyang gawain. (Ju 8:12) Ya- 
mang ang Capernaum sa teritoryo ng Neptali ay iti- 
nuring ni Jesus na “kaniyang sariling lunsod” (Mat 
4:13: 9:1), sa diwa ay maaaring sabihin na siya'y 
mula sa Neptali. Kaya naman ang makahulang mga 
salita ni Jacob tungkol kay Neptali, “Siya ay nangu- 
ngusap ng maririkit na salita,” ay angkop na maika- 
kapit kay Jesus. (Gen 49:21) Ang Anak ng Diyos ay 
talagang nangusap ng “maririkit na salita,” anupat 
maging ang mga opisyal na isinugo upang dakpin 
siya ay bumulalas: “Walang sinumang tao ang naka- 
pagsalita nang tulad nito. ”--Ju 7:46. 

Tinukoy sa mga Pangitain. Sa pangitain ni 
Ezekiel, ang atas na lupain ng Neptali ay nasa pagi- 
tan ng Aser at Manases (Eze 48:3, 4), at ang isa sa 
mga pintuang-daan ng lunsod na “Si Jehova Mismo 
ay Naroroon” ay ipinangalan sa Neptali. (Eze 48:34, 
35) Sa pangitain naman ng apostol na si Juan, nari- 
nig niya na 12,000 ang tinatakan mula sa (espiritu- 
wal na) tribo ni Neptali.--Apo 7:4, 6. 


NEPTOA. Pangalang iniuugnay sa isang bukal 
sa hangganan ng Juda at Benjamin. (Jos 15:1, 9; 18: 
11, 15) Karaniwang ipinapalagay na ang bukal na 
ito ang bukal na nasa Lifta (En Neftoah), sa da- 
kong S ng Kiriat-jearim at mga 4 na km (2.5 mi) 
sa KHK ng Temple Mount sa Jerusalem. Bagaman 
ang pag-uugnay na ito'y makakasuwato ng Josue 
15:9, waring sinasabi naman ng Josue 18:15, 16 na 
ang “bukal ng tubig ng Neptoa” ay nasa K ng Ki- 
riat-jearim. Iba't iba ang ginawa ng mga tagapagsa- 
lin ng Bibliya upang malutas ang tila pagkakasalu- 
ngatang ito. Palibhasa'y sinunod ng The Jerusalem 
Bible ang salin ng Griegong Septuagint, pinalitan 
nito ng “patungo sa Gasin” ang pananalitang “sa ga- 
wing kanluran.” Sa Revised Standard Version, ang 
teksto ay binago at iniayon sa Josue 15:9 anupat “tu- 
ngo sa Epron” ang mababasa roon sa halip na “sa 
gawing kanluran.” Isinalin naman ni Ronald A. 
Knox ang salitang Hebreo na yam'mah (sa gawing 
kanluran) ayon sa literal na kahulugan nito na “tu- 
ngo sa dagat” at ipinaliwanag niya sa isang tala- 
baba: “Dapat itong mangahulugan na sa gawing 
kanluran, patungo sa Mediteraneo, ngunit waring 
maliwanag na sa dakong ito, ang hangganan ng 
Benjamin ay lumiko tungo sa silangan, at ipinapala- 
gay na ang dagat ay ang Dagat na Patay, ang hang- 
ganan nito sa silangan.” 


NEPUSESIM, NEPUSIM 
NEPUSESIM, NEPUSIM. Isang ulo ng pa- 


milya ng mga Netineo na ang ilan sa mga inapo ay 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama 
ni Zerubabel, 537 B.C.E. (Ne 7:6, 7, 46, 52, Ezr 2:43, 
50) Posibleng Ismaelita ang kaniyang pinagmulang 
angkan sa pamamagitan ng tribong Napis.---Gen 
25:13-15, 1Cr 1:29-31, 5:19. 


NER [Lampara]. Isang Benjamita, anak ni Abiel 
(Jeiel), ama nina Abner at Kis, at lolo ni Haring Saul. 
— 1Sa 14:50, 51, 1Cr 8:33, 9:39, tingnan ang ABIEL 
Blg. 1. 


NEREO. Isang kapatid na kasama ng kaniyang 
kapatid na babae ay inilakip sa mga pagbati ni Pa- 
blo sa kongregasyon sa Roma. (Ro 16:15) Matatag- 
puan din ang pangalang ito sa mga inskripsiyong 
Romano na nagtatala ng ilang kabilang sa samba- 
hayan ng emperador, at gayundin sa alamat. 


NERGAL. Isang bathala ng Babilonya na pan- 
tanging sinamba sa Cuta, isang lunsod na ayon 
sa kasaysayan ay inialay kay Nergal. Ang taong- 
bayan ng Cut (Cuta), na pinamayan ng hari ng 
Asirya sa teritoryo ng Samaria, ay nagpatuloy sa 
kanilang pagsamba sa bathalang ito. (2Ha 17:24, 30, 
33) Iminumungkahi ng ilang iskolar na si Nergal ay 
unang iniugnay sa apoy at sa init ng araw at nang 
maglaon ay itinuring siya bilang isang diyos ng dig- 
maan at pangangaso at isang tagapagdala ng salot. 
Sa mga tekstong relihiyoso, ang mga bansag kay 
Nergal ay nagpapahiwatig na pangunahin siyang 
itinuring bilang isang tagapuksa. Tinatawag siyang 
“ang nagngangalit na hari,” “ang marahas,” at “ang 
isa na sumusunog.” Nang maglaon, si Nergal ay iti- 
nuring din bilang diyos ng daigdig ng mga patay at 
asawa ni Eresh-Kigal. Ipinapalagay na ang leon na 
may mga pakpak at may ulo ng tao ay sagisag ni 
Nergal. 

Maliwanag na ang pangalan ni Nergal-sarezer na 
Rabmag, isa sa mga prinsipe ni Haring Nabucodo- 
nosor, ay kinuha sa pangalan ng diyos na ito.---Jer 
39:3, 13. 


NERGAL-SAREZER [mula sa wikang Akka- 
diano, nangangahulugang “Ipagsanggalang Nawa ni 
Nergal ang Hari'"]. 

1. Isang Babilonyong prinsipe noong panahon ni 
Nabucodonosor.---Jer 39:3. 

2. Isa pang mahalagang prinsipe sa mga hukbo 
ni Nabucodonosor noong bumagsak ang Jerusalem, 
naiiba sa Blg. 1 dahil sa karagdagang titulo na Rab- 
mag. Ang Rabmag na ito ang tumulong sa pagpapa- 
laya kay Jeremias.---Jer 39:3, 13, 14. 

Dahil ang pangalang ito ay may kapansin- 
pansing pagkakatulad doon sa nasumpungan sa 


472 


mga inskripsiyong Babilonyo (Nergal-shar-usur), 
inaakala ng ilang iskolar na ang prinsipeng ito ay si 
Neriglissar (anyong Griego), pinaniniwalaang ang 
humalili kay Haring Evil-merodac (Awil-Marduk). 
--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritch- 
ard, 1974, p. 308. 


NERI [mula sa Heb., pinaikling anyo ng Nerias]. 
Isang inapo ni Haring David sa pamamagitan ni Na- 
tan sa maharlikang angkan ni Jesus. Ayon kay Lu- 
cas, si Sealtiel ay anak ni Neri, ngunit sinasabi ni 
Mateo na naging anak ni Jeconias si Sealtiel. (Mat 
1:12, Luc 3:27) Marahil ay napangasawa ni Sealtiel 
ang anak na babae ni Neri, sa gayon ay naging kani- 
yang manugang. Pangkaraniwan sa mga Hebreong 
talaan ng angkan na tukuyin ang isang manugang 
bilang anak. Samakatuwid, parehong tama ang mga 
ulat. 


NERIAS [Ang Aking Lampara ay si Jehova]. 
Anak ni Maseias, at ama kapuwa ni Baruc, kalihim 
ni Jeremias, at ni Seraias, ang isa na bumasa ng 
pagtuligsa sa Babilonya sa lunsod na iyon.---Jer 
32:12, 36:4, 8, 14, 32, 43:3, 6; 45:1, 51:59-64. 


NERO. 


NETAIM. Isang lugar sa Juda. Dito nanirahan 
ang ilang magpapalayok na naglingkuran sa hari. 
(1Cr 4:21-23) Hindi alam sa ngayon kung saan ang 
lokasyon ng Netaim. 


NETANEL [Ang Diyos ay Nagbigay]. 

1. Pinuno ng tribo ni Isacar; anak ni Zuar. (Bil 
1:8, 16) Sa katungkulang ito, siya ang nangasiwa sa 
sensus sa ilang para sa Isacar, nagharap ng kani- 
yang kaloob nang pasinayaan ang altar ng taberna- 
kulo, at nanguna sa isang hukbo ng 54,400.--Bil 
2:5, 6: 7:11, 18-23, 10:15. 

2. Ikaapat na binanggit na anak ni Jesse at naka- 
tatandang kapatid ni Haring David.— 1Cr 2:13-15. 

3. Isang Levita na ang anak na si Semaias ay 
isang kalihim noong panahon ng paghahari ni Da- 
vid.— 1Cr 24:6. 

4. Isang saserdote na tumugtog ng trumpeta sa 
harap ng kaban ng tipan sa prusisyong sumabay 
rito patungong Jerusalem.— 1Cr 15:24. 

5. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan na 
nakatalaga noong panahon ni David sa gawing T ng 
santuwaryo na kinaroroonan ng mga kamalig; ikali- 
mang anak ni Obed-edom.— 1Cr 26:4, 8, 15. 

6. Isang prinsipe na isinugo ni Haring Jehosapat 
upang magturo ng kautusan ni Jehova sa mga lun- 
sod ng Juda.—2Cr 17:7-9. 

7. Isang pinunong Levita na nag-abuloy ng mga 
hayop para sa paghahain sa pagdiriwang ng daki- 


Tingnan ang CESAR. 


473 


lang Paskuwa na isinaayos ni Josias.--2Cr 35:9, 
18, 19. 

8. Ulo ng makasaserdoteng sambahayan ni Jeda- 
ias sa panig ng ama noong mga araw ng kahalili ni 
Jesua na si Joiakim.--Ne 12:12, 21. 

9. Isang saserdote na kabilang sa mga anak ni 
Pasur na kumuha ng mga asawang banyaga ngunit 
nagpaalis sa mga iyon dahil sa panghihimok ni Ezra. 
(Ezr 10:22, 44) Posibleng siya rin ang Blg. 10. 

10. Isang manunugtog sa isa sa mga prusisyong 
nagdiwang ng muling pagtatayo ng pader ng Jeru- 
salem noong mga araw ni Nehemias. (Ne 12:31, 35, 
36) Posibleng siya rin ang Blg. 9. 


NETANIAS [Si Jehova ay Nagbigay]. 

1. Ikatlong binanggit sa apat na anak ni Asap na 
pinili ni David para sa paglilingkod sa santuwaryo 
bilang manunugtog. Sa 24 na pangkat, pinanguna- 
han ni Netanias ang ikalima.— 1Cr 25:1, 2, 12. 

2. Isang Levita sa kalipunan na binubuo ng mga 
saserdote, mga Levita, at mga prinsipe na isinugo ni 
Haring Jehosapat noong ikatlong taon ng paghahari 
nito upang magturo ng kautusan ni Jehova sa mga 
lunsod ng Juda.---2Cr 17:7-9. 

3. Anak ni Selemias at ama ni Jehudi, na buma- 
sa ng balumbon ni Jeremias kay Haring Jehoiakim 
noong 625 B.C.E.--Jer 36:14, 21, 23. 

4. Ang anak ni Elisama at ama ni Ismael na pu- 
maslang kay Gobernador Gedalias.---2Ha 25:23, 25; 
Jer 40:8, 14, 15, 41:1-18. 


NETINEO, MGA [Mga Ibinigay]. Di-Israeli- 
tang mga alipin o mga lingkod sa templo. (1Cr 9:2: 
Ezr 8:17) Ang mga kinatawan ng 35 pamilyang 
Netineo ay kabilang sa mga bumalik mula sa pag- 
katapon sa Babilonya kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 43-54, 58, Ne 7:46-56, 
60; ang mga anak nina Akkub, Hagab, at Ase- 
na, na itinala ni Ezra, ay hindi binanggit ni Ne- 
hemias. Maaaring isinama sila sa ilalim ng iba 
pang mga pangalan ng pamilya.) Gayundin, noong 
468 B.C.E., ang ilan sa mga Netineo ay sumama 
kay Ezra mula sa Babilonya patungong Jerusalem. 
(Ezr 7:1-7) Pagkatapos nito, ang ilang Netineo ay 
nakibahagi sa pagkukumpuni ng pader ng Jerusa- 
lem. (Ne 3:26) Nakisama rin sila sa mga Israelita sa 
isang tipan na nangangakong hindi sila makiki- 
pag-alyansa sa mga banyaga ukol sa pag-aasawa. 
--Ne 10:28-30. 

Malamang na ang marami sa mga Netineo ay 
mga inapo ng mga Gibeonita na ginawa ni Josue na 
“mga tagakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig 
para sa kapulungan at para sa altar ni Jehova.” (Jos 
9:23, 27) Lumilitaw na ang ibang mga Netineo ay 
nagmula sa mga bihag na kinuha ni Haring David at 


NGALANGALA 
ng kaniyang mga prinsipe. (Ezr 8:20, ihambing ang 
Aw 68:18.) Ang mga Netineo na kabilang sa pamil- 
ya ng mga Meunim ay maaaring mga inapo ng mga 
bihag na kinuha ng Judeanong si Haring Uzias. (2Cr 
26:7: Ezr 2:50, Ne 7:52) Ang isa pang grupo, “ang 
mga anak ni Nepusim” (Nepusesim), ay maaaring 
mga inapo ni Ismael sa pamamagitan ni Napis. 
--Gen 25:13-15, Ezr 2:50, Ne 7:52. 

Noong mga panahon pagkaraan ng pagkatapon, 
ang mga Netineo ay nanirahan sa Opel, lumilitaw 
na malapit sa lugar ng templo, at sa iba pang mga 
lunsod. (Ezr 2:70; Ne 3:26, 31, 7:73: 11:3, 21) Dahil 
sa kanilang gawain sa templo, pinalaya sila ng Per- 
sianong si Haring Artajerjes mula sa pagbabayad ng 
buwis, tributo, at singil.--Ezr 7:24. 


NETOPA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “tumulo, pumatak”]|, MGA NETOPATI- 
TA. Isang maliit na nayon ng Juda na malamang 
ay nasa Khirbet Bedd Faluh, mga 4 na km (2.5 mi) 
sa TTS ng Betlehem. Mga naninirahan sa Netopa. 
Pangunahing binabanggit ng Bibliya ang mga Neto- 
patita. Ang mga ito noong una ay lumilitaw na ka- 
mag-anak ng mga nanirahan sa Betlehem.---1Cr 
2:54. 

Kabilang sa mga Netopatita ang makapangyari- 
hang mga lalaki ni David na sina Maharai at Heleb 
(Heled: Heldai), na parehong naging mga ulo ng 
mga pangkat ng hukbo. (2Sa 23:8, 28, 29: 1Cr 11:26, 
30: 27:13, 15) Pagkatapos ng pangkalahatang pagpa- 
patapon sa Babilonya, may mga Netopatitang na- 
iwan sa Juda, at sinuportahan nila si Goberna- 
dor Gedalias. (2Ha 25:23, Jer 40:8) Maraming inapo 
ng mga Netopatitang dinala sa Babilonya ang bu- 
malik kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 2: 
1,2, 22, Ne 7:26) Ang ibang mga Levita na nanira- 
han sa mga pamayanan ng mga Netopatita ay pu- 
maroon sa Jerusalem noong pasinayaan ang mu- 
ling-itinayong pader.--1Cr 9:14, 16, Ne 12:27, 28. 


NEZIAS [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mangasiwa, makahigit: magbata”]. Ninu- 
no ng isang grupo ng mga Netineo na bumalik 
kasama ni Zerubabel pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya, 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 54: Ne 
7:46, 56. 


NEZIB [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “magtayo: maglagay, magtindig”]. Isang Ju- 
deanong lugar sa Sepela. (Jos 15:20, 33, 43) Karani- 
wang ipinapalagay na ito ay ang Khirbet Beit Nesib 
(Horvat Neziv), na mga 11 km (7 mi) sa HK ng He- 
bron. 


NGALANGALA. Tingnan ang BBiG, BUNGA- 
NGA. 


NGIPIN, MGA 


NGIPIN, MGA. Mga sangkap na matitigas at 
mabuto, nakakabit sa loob ng bibig at ginagamit sa 
pagnguya ng pagkain, sa kaso ng mga hayop, nag- 
sisilbi ring sandata ang mga ito. 

Palibhasa'y muntik na siyang mamatay dahil sa 
kaniyang mga paghihirap, ang tapat na lingkod ng 
Diyos na si Job ay nagsabi: “Ako ay bahagya nang 
nakatakas na gabalat ng aking mga ngipin.” (Job 
19:20) Waring ang sinasabi lamang ni Job ay na na- 
katakas siya nang walang dala o halos walang dala. 
Bahagya na siyang nakatakas na gabalat ng kani- 
yang mga ngipin, samakatuwid nga, “gabalat” niya- 
ong sa tingin ay wala namang balat. 

Ang pananalitang pagngangalit ng mga ngipin ay 
kadalasang ginagamit upang tumukoy sa matinding 
galit (Job 16:9; Gaw 7:54) o panggigipuspos at kawa- 
lang-pag-asa. (Mat 8:12, 13:42, 50, 22:13, 24:51, 
25:30) Ang gayong pagngangalit ay maaaring may 
kasamang mapapait na salita at marahas na pagki- 
los laban sa tampulan ng galit. 

Sa Amos 4:6, ang pananalitang “kalinisan ng mga 
ngipin” ay inihahanay sa “kakapusan sa tinapay,” 
anupat kumakatawan sa mga kalagayan ng taggu- 
tom. 

Sumasagisag din ang mga ngipin sa mapangwa- 
sak na lakas ng isang bansa o bayan. (Dan 7:5, 7, 19; 
Joe 1:6, Apo 9:8) Inihahalintulad ni David sa maba- 
bangis na leon ang balakyot na mga kaaway ng ma- 
tuwid, at nagsusumamo siya sa Diyos na patamaan 
sa panga ang mga ito at basagin ang kanilang mga 
ngipin. Hindi na sila makapananakit kapag nangya- 
ri iyon. (Aw 3:7; 58:6) Inilalarawan naman ang mga 
bulaang propeta ng Israel bilang sakim at matata- 
kaw, anupat “pinangkakagat ang kanilang mga ngi- 
pin,” at nagpapabanal sila ng digmaan laban sa 
sinumang hindi nagpapakain sa kanila.--Mik 3:5, 
ihambing ang Eze 34:2, 3, Mat 7:15, Gaw 20:29. 

Noong mga araw bago ang pagkawasak ng Jerusa- 
lem, ganito ang isang karaniwang kasabihan ng mga 
tao: “Ang mga ama ang kumain ng hilaw na ubas, 
ngunit ang mga ngipin ng mga anak ang nangilo.” 
(Jer 31:29; Eze 18:2-4) Sa pamamagitan nito, sinikap 
nilang magdahilan upang huwag silang masisi sa 
masasamang kalagayan na sinapit ng bansa bunga 
ng kabalakyutan nito, anupat sinasabing ang di- 
naranas nila ay resulta ng ginawa ng kanilang mga 
ama. 


NIBHAZ. Isang bathalang sinamba ng mga 
Avita, na pinamayan ng hari ng Asirya sa teritoryo 
ng Samaria pagkatapos niyang ipatapon ang mga 
Israelita nang bumagsak ang sampung-tribong ka- 
harian. (2Ha 17:24-31) Maliban sa nag-iisang pag- 
banggit ng Kasulatan kay Nibhaz, wala nang ma- 
sasabi nang may katiyakan tungkol sa kalikasan 
o anyo ng diyos na ito. 


474 


NIBSAN. Isang lunsod sa ilang ng Juda. (Jos 
15:20, 61, 62) Hindi alam kung saan ang eksaktong 
lokasyon ng Nibsan. Ngunit ipinapalagay na ito ay 
ang Khirbet el-Maqgari, na nasa isang patag na ta- 
gaytay na mga 16 na km (10 mi) sa TS ng Jerusa- 
lem. 


NICANOR  [malamang, Manlulupig]. Isa sa pi- 
tong lalaking “puspos ng espiritu at karunungan” na 
sinang-ayunan ng mga apostol na mag-asikaso sa 
araw-araw na pamamahagi sa sinaunang kongrega- 
syon sa Jerusalem.---Gaw 6:1-6. 


NICODEMO [Manlulupig ng Bayan]. Isang Pa- 
riseo at guro sa Israel, isang tagapamahala ng mga 
Judio (samakatuwid nga, isang miyembro ng Sane- 
drin) na binanggit lamang sa Ebanghelyo ni Juan. 
Humanga si Nicodemo sa mga tanda na ginawa ni 
Jesus sa Jerusalem nang panahon ng Paskuwa no- 
ong 30 C.E. Dahil dito, isang gabi ay dinalaw niya si 
Jesus at ipinahayag ang paniniwala na si Jesus ay 
dumating mula sa Diyos. (Malamang na dahil sa ta- 
kot sa mga Judio ay isinagawa niya sa kadiliman ng 
gabi ang kaniyang unang pagdalaw.) Kay Nicodemo 
sinalita ni Jesus ang tungkol sa pagiging ipinanga- 
nak muli” upang makita ang Kaharian ng Diyos, ang 
tungkol sa walang taong umakyat sa langit, ang 
tungkol sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pama- 
magitan ng pagsusugo ng kaniyang Anak sa lupa, at 
ang tungkol sa pangangailangang manampalataya. 
-Ju 2:23, 3:1-21. 

Pagkaraan ng mga dalawa at kalahating taon, sa 
Kapistahan ng mga Kubol, nagsugo ang mga Pariseo 
ng mga opisyal upang dakpin si Jesus. Nang buma- 
lik na walang dala ang mga opisyal, minaliit sila ng 
mga Pariseo dahil sa pag-uulat nang pabor kay Je- 
sus, na dahil dito ay naglakas-loob na magsalita si 
Nicodemo, na sinasabi: “Hindi hinahatulan ng ating 
kautusan ang isang tao malibang marinig muna sa 
kaniya at malaman kung ano ang kaniyang ginaga- 
wa, hindi ba?” Dahil dito ay tinuya siya ng iba. (Ju 
7:45-52) Pagkamatay ni Jesus, dumating si Nicode- 
mo kasama si Jose ng Arimatea, ang matatakuting 
alagad na iyon, na may dalang malaking rolyo ng 
mira at mga aloe (mga 100 librang Romano [33 kg: 
72 1b]), isang mamahaling handog, upang gamitin 
sa paghahanda ng katawan ni Jesus para sa libing. 
(Ju 19:38-40) Walang maka-Kasulatang katibayan 
na nagpapatunay o nagpapabulaan sa mga tradi- 
syon na nagsasabing si Nicodemo nang dakong huli 
ay naging isang alagad, pinalayas mula sa Sane- 
drin at Jerusalem, namatay bilang isang martir, at 
iba pa. 


NICOLAS [Manlulupig ng Bayan]. 
1. Isa sa pitong kuwalipikadong lalaki na inireko- 
menda ng kongregasyon sa mga apostol upang ata- 


475 


san bilang mga tagapamahagi ng pagkain nang sa 
gayon ay matiyak ang makatarungan at patas na 
pakikitungo sa mga kabilang sa sinaunang kongre- 
gasyon ng Jerusalem pagkatapos ng Pentecostes, 
33 C.E. Sa pito, tanging si Nicolas ang tinawag na 
“isang proselita mula sa Antioquia,” na nagpapahi- 
watig na maaaring siya lamang ang di-Judio sa 
pangkat na iyon, yamang ang mga pangalang Grie- 
go ng iba pa ay pangkaraniwan maging sa likas na 
mga Judio.--Gaw 6:1-6. 

2. Ang “sekta ni Nicolas” (o mga Nicolaita) ay hi- 
nahatulan sa dalawa sa pitong liham sa mga kon- 
gregasyon sa kabanata 2 at 3 ng Apocalipsis. Dahil 
sa pagkapoot sa “mga gawa ng sekta ni Nicolas,” 
na kinapopootan din mismo ni Kristo Jesus, ang 
“anghel” ng kongregasyon ng Efeso ay pinapurihan. 
(Apo 2:1, 6) Gayunman, may ilan sa kongregasyon 
sa Pergamo na “nanghahawakang mahigpit sa turo 
ng sekta ni Nicolas,” na mula roon ay hinimok silang 
lumayo at magsisi.--Apo 2:12, 15, 16. 

Bukod pa sa nakasulat dito sa Apocalipsis tungkol 
sa sekta ni Nicolas, wala nang iba pang nalalaman 
tungkol dito, alinman sa mga gawain at mga turo 
nito, na hinahatulan, o sa pinanggalingan at pagsu- 
long nito. Ang pang-ugnay na “gayundin naman” 
na karaka-rakang sumunod sa pagtukoy sa imoral 
at idolatrosong landasin na itinaguyod ng mga Isra- 
elita dahil sa “turo ni Balaam” (Apo 2:14, 15) ay ma- 
aaring nagpapahiwatig ng ilang pagkakatulad, ngu- 
nit ipinakikita ng Apocalipsis ang pagkakaiba ng 
dalawang ito. Walang dahilan upang iugnay ang 
sekta kay Nicolas na Kristiyanong taga-Antioquia 
(Blg. 1) dahil lamang sa siya ang tanging tao na 
may gayong pangalan sa Bibliya, gaya rin ng gina- 
wa ng ilan sa mga manunulat ng sinaunang simba- 
han. Ni nararapat mang sabihin na kinuha ng isang 
sektang nag-apostata ang kaniyang pangalan upang 
bigyang-katuwiran ang kanilang paggawa ng masa- 
ma. Mas malamang na si Nicolas ay isang indibidu- 
wal na di-ipinakilala ng Bibliya na sa kaniya ipina- 
ngalan ang di-makadiyos na kilusan. 


NICOPOLIS [Lunsod ng Pananaig]. Isang lun- 
sod kung saan ipinasiya ng apostol na si Pablo na 
magpalipas ng taglamig noong isa sa kaniyang mga 
paglalakbay at na dito ay pinapunta niya si Tito. (Tit 
3:12) Ang nota sa dulo ng liham ni Pablo kay Tito sa 
King James Version, na nagpapahiwatig na isinulat 
ito “mula sa Nicopolis ng Macedonia,” ay hindi ma- 
susumpungan sa pinakamatatandang manuskrito. 
Maliwanag na hindi isinulat ni Pablo ang kaniyang 
liham mula sa Nicopolis, yamang ipinahihiwatig ng 
Tito 3:12 na wala pa siya roon kundi ipinasiya la- 
mang niya na doon magpalipas ng taglamig. 

Sa iba't ibang sinaunang mga lunsod na tinata- 
wag na Nicopolis, waring ang Nicopolis ng Epirus na 


NIKNIK 


nasa isang peninsula sa HK Gresya at mga 10 km 
(6 na mi) sa H ng Preveza, ang pinakakatugma ng 
pagtukoy sa Bibliya. Yamang isa itong prominen- 
teng lunsod, maaaring naging isang mainam na lu- 
gar ito upang doon ipahayag ni Pablo ang mabuting 
balita, at kumbinyente ang lokasyon nito kapuwa 
para kay Pablo (waring nasa Macedonia noon) at 
kay Tito (na nasa Creta). Maaaring inaresto si Pablo 
sa Nicopolis at pagkatapos ay dinala siya sa Roma 
upang ibilanggo sa kahuli-hulihang pagkakataon at 
patayin. 

Itinatag ni Octavian (Augusto) ang Nicopolis bi- 
lang pinakaalaala ng kaniyang tagumpay sa digma- 
an sa dagat (noong 31 B.C.E.) laban kina Antony at 
Cleopatra sa karatig na Actium. Ang Palarong Acti- 
an na pinasinayaan niya bilang parangal sa diyos na 
si Apolo ay nagpapagunita rin sa pangyayaring ito. 
Sinaklaw ng mismong lunsod ang lugar ng Roma- 
nong kampamento, at sa dating kinaroroonan ng 
kaniyang tolda ay nagtayo si Octavian ng isang 
templo para sa diyos na si Neptune. Ang karamihan 
sa mga gusaling pampubliko ng lunsod, ayon sa is- 
toryador na si Josephus, ay itinayo dahil sa interes 
at pinansiyal na tulong ni Herodes na Dakila.---Jew- 
ish Antiquities, XVI, 147 (v, 3). 


NIGER [mula sa Lat., nangangahulugang “Mai- 
tim, Itim']. Ang huling pangalang Latin na ibinigay 
kay Symeon, isa sa “mga propeta at mga guro” sa 
kongregasyon ng Antioquia, Sirya.--Gaw 13:1. 


NIKNIK [sa Heb., ken, pangmaramihan, kin- 
nim’; sa Gr., ko' nops, sa Ingles, gnat]. Alinman sa 
sari-saring uri ng maliliit na insektong may dala- 
wang pakpak, na karamihan ay sumisipsip ng dugo. 
Ang salitang Hebreo na kin-nim' (o, kin'nam') na gi- 
namit may kinalaman sa ikatlong salot na pinasapit 
sa Ehipto (Exo 8:16-18, Aw 105:31), ay isinalin sa 
iba't ibang paraan bilang “mga niknik” (NW, Ro, 
RS), “mga lamok” (AT), at “mga kuto” (KJ). Ang iba 
pang salin ay “sandflies” at “mga pulgas.”-- AS (Exo 
8:16, tlb). 

Sa Isaias 51:6, ang terminong Hebreo na ken ay 
isinalin bilang “niknik” (NW) at “mga niknik” (RS; 
AS, tlb). Dito, maliwanag na ang ken ay pang- 
isahang anyo ng kinnim' (o, kinnam') at hindi 
ibang salitang Hebreo na katulad ang anyo ngunit 
nangangahulugang “tamang paraan, sa paraang ito, 
sa gayon.” Sa teksto, ang salitang nauna sa ken, ang 
kemoh', ay nangangahulugang “tulad” o “sa katulad 
paraan.” 

Maliban dito, ang tanging pagbanggit ng Kasula- 
tan sa niknik ay noong tuligsain ni Jesus ang mga 
eskriba at mga Pariseo dahil sinasala nila ang niknik 
ngunit nilululon naman ang kamelyo. Ang mga Ju- 
diong lider ng relihiyon ay metikuloso sa pagsunod 


NILALANG 


sa maliliit na bagay, anupat sinasala nila ang kani- 
lang iniinom upang huwag silang maging marungis 
sa seremonyal na paraan dahil sa paglulon ng isang 
niknik. (Lev 11:21-24) Gayunman, ang pagwawa- 
lang-halaga nila sa mas mabibigat na bagay ng Ka- 
utusan ay katulad ng paglulon ng isang kamelyo, na 
isang hayop na marumi rin sa seremonyal na para- 
an.--Lev 11:4, Mat 23:23, 24. 


NILALANG. 


LANG. 


Tingnan ang PAGLALANG, NILA- 


NILO. Ang pangalang Griego na ibinigay sa 
ilog, na ang hilagang bahagi ng libis nito ang bu- 
mubuo sa lupain ng sinaunang Ehipto, anupat ang 
lupaing iyon ay maituturing na isang oasis ng 
ilog. (MAPA, Tomo 1, p. 531) Sa Hebreong Kasula- 
tan, ang ilog na ito ay laging tinutukoy sa pama- 
magitan ng terminong ye'or” (kung minsan ay 
ye'ohr'). Ang salitang ito mismo ay nangangahu- 
lugang “ilog” o “kanal” (gaya ng nasa Daniel 12:5 
at Isaias 33:21) o “agusang puno ng tubig” (isang 
daanang ginawa para sa pagmimina, gaya ng nasa 
Job 28:10). Sa isang kaso, ang ye'or” ay ginamit 
upang tumukoy sa Ilog Tigris (Hidekel sa Bibliya) 
ng Mesopotamia. (Dan 12:5-7, ihambing ang 10:4.) 
Ang lahat ng iba pang paglitaw nito, gaya ng ipi- 
nahihiwatig ng konteksto, ay kumakapit sa Nilo o, 
kapag nasa anyong pangmaramihan, sa mga kanal 
ng Nilo. (Aw 78:44: Isa 7:18) Ang Ehipsiyong pa- 
ngalan (jrw) para sa ilog, mula noong tinata- 
wag na Ikalabingwalong Dinastiya, ay halos katug- 
ma ng sa Hebreo. 


Karaniwang tanawin sa pampang ng Nilo sa Ehipto 


476 


Ang Landas ng Nilo. Ang Nilo ay karaniwan 
nang itinuturing na ang pinakamahabang ilog sa 
daigdig. Ang haba nito na 6,671 km (4,145 mi) ay 
sinusukat buhat sa mga pinagmumulan nito, na 
nanggagaling sa mga rehiyon ng lawa ng makaba- 
gong Rwanda at Burundi. Ang mga pinagmumu- 
lang ito ay umaagos patungo sa Lawa ng Victoria, at 
mula rito ay isang ilog ang dumaraan patungo sa 
Lawa ng Albert (Lawa ng Mobutu Sese Seko): sa ma- 
layong hilaga, ang ilog ay tinatawag na Puting Nilo. 
Sa Khartoum, sumasanib sa Puting Nilo ang Asul na 
Nilo, na humuhugos pababa mula sa kabundukan 
ng hilagang Etiopia. Sa hilaga ng Khartoum nagsi- 
simula ang mismong ilog ng Nilo, at ito ay tuma- 
tanggap ng tubig mula sa isa pang sangang-ilog, 
ang Ilog Atbara, anupat ang salubungan nito at ng 
Nilo ay mga 300 km (190 mi) sa HS ng Khartoum. 
Pagkatapos, ang Nilo ay umaagos nang paliku-liko 
sa ilang na talampas ng hilagang Sudan, na duma- 
raan sa anim na magkakahiwalay na latag ng mati- 
gas na batong granito na lumilikha ng anim na ta- 
lon sa pagitan ng Khartoum at Aswan (Seyene sa 
Bibliya), sa dulo ng Nubia at pasimula naman ng si- 
naunang Ehipto. Sa wakas, pagkatapos na kumaun- 
ti ang tubig nito dahil sa ebaporasyon sanhi ng ma- 
tinding init ng araw at dahil sa irigasyon sa Ehipto, 
bumubuhos ang tubig ng Nilo sa Dagat Mediteraneo 
na mga 2,700 km (1,700 mi) sa H ng Khartoum. 

Ang Libis ng Nilo sa kabuuan ay makitid lamang. 
Sa kalakhang bahagi ng Nubia, ang ilog ng Nilo ay 
umaagos sa pagitan ng mga bangin na kahangga ng 
disyerto. Sa hilaga ng Aswan, sa dating Mataas na 
Ehipto, ang libis ay lumalapad, ngunit ang distansi- 


477 


ya ng mabatong mga bangin sa magkabila ay hindi 
hihigit sa 20 km (12 mi). Gayunman, kapag umabot 
na ang ilog sa rehiyon na nasa H ng makabagong 
Cairo, naghihiwalay ito sa dalawang pangunahing 
sanga, tinatawag ngayon na Rosetta at Damiet- 
ta, isinunod sa pangalan ng mga daungang lunsod 
sa baybayin ng Mediteraneo. Dahil sa pagsasanga- 
sangang ito ng tubig ng Nilo, nalikha ang latiang 
Delta ng Nilo. Noong sinaunang panahon, ang ilog 
ay may iba pang mga sanga, anupat ang mga klasi- 
kal na Griegong istoryador at heograpo ay buma- 
banggit ng lima hanggang pitong sanga. Ang mga 
sangang ito at ang ilan sa mga kanal ay napuno na 
ng banlik at maaaring lumiit nang husto o tuluyan 
nang nawala. 

Pakinabang na Dulot ng Taunang Pagbaha. 
Ang isang naiibang katangian ng pangunahing ilog 
na ito ay ang regular na pagtaas ng tubig nito taun- 
taon at ang resulta nitong pagbaha sa mga pam- 
pang na kinaroroonan ng mga nayong agrikultural. 
Likha ito ng malalakas na pagbuhos sa panahon ng 
tag-ulan (at ng pagkatunaw ng niyebe sa mga bun- 
dok) sa Etiopia, anupat ang Asul na Nilo ay nagiging 
isang humuhugos na batis patungo sa salubungan 
nito at ng Puting Nilo, at tangay nito ang matabang 
banlik mula sa bulubunduking dako ng Etiopia. Na- 
kapagpapataas din sa tubig ng Nilo ang Ilog Atbara. 
Bago itinayo ang Aswan High Dam, pinangyayari 
nito na mag-umpisang tumaas ang tubig sa Ehipto 
mula Hunyo, anupat umaabot sa pinakamataas sa 
buwan ng Setyembre at pagkatapos ay unti-unti 
nang bumababa. Kapag bumaba na ang tubig, ang 
naiiwan ay manipis na suson ng putik na nagiging 
napakatabang lupa. 

Sa isang lupain na halos hindi inuulan, ang agri- 
kultura ng Ehipto ay lubusang umaasa sa taunang 
mga pag-apaw na ito ng tubig sa mabababang lupa- 
in. Kapag hindi gaanong tumaas ang tubig, ang 
epekto ay gaya ng sa tagtuyot, anupat nagiging san- 
hi ng taggutom, kapag labis namang tumaas ang 
tubig, nasisira ang mga irigasyon (gayundin ang 
mga bahay). Ang pagkabahala ng mga Ehipsiyo sa 
tamang taas ng pag-apaw ng tubig ay makikita sa 
mga Nilometro (mga panukat ng taas ng ilog) na na- 
tuklasan sa sinaunang mga lokasyon. Kung hindi 
aapaw nang gayon ang tubig, ang mga disyerto sa 
magkabilang panig ay aabot sa mga pampang ng 
ilog. Gayunman, maliban sa ilang pagkakataon, na- 
pakaregular ng pagtaas at pagbaba ng tubig ng Nilo, 
anupat sa buong kasaysayan ng Ehipto, nakilala ito 
sa saganang ani at agrikultural na yaman. 

Ang ekonomiya ng Ehipto ay lubos na nakade- 
pende sa tubig ng Nilo. Malinaw na ipinahihiwatig 
ito ng panaginip ni Paraon, kung saan nakakita siya 
ng pitong matatabang baka na umahon sa Nilo at 


NILO 


nanginain sa damuhan nito, gayundin ng pitong pa- 
yat na baka na umahon din doon. Angkop na inila- 
rawan nito kung paanong ang mahusay na pro- 
duksiyon ay maaaring lamunin ng mga taon ng 
kasalatan na resulta ng di-sapat na pag-apaw ng tu- 
big.---Gen 41:17-21. 

Ang pagdaluyong ng tubig ng Nilo sa mga pam- 
pang nito ay ginamit upang ilarawan ang pagdating 
ng nagmamartsang mga hukbo (Jer 46:7, 8; 47: 
2, 3), samantalang ginamit naman ng propetang si 
Amos ang pagtaas at pagbaba ng tubig ng Nilo 
upang lumarawan sa kaligaligang sasapit sa di-tapat 


o 
Dagat Mediter2”” 


(No-amon) 
UNANG TALON 
Aswan 
(Geyene) 
IKA-2 TALON 


IKA-3 TALON 
IKA-4 NA TALON? 


NIMFA 


na Israel. (Am 8:8, 9:5) Ginamit ng ibang mga pro- 
peta ang pagkatuyo ng Nilo upang lumarawan sa 
kasakunaang sasapit sa Ehipto bilang resulta ng 
paghatol ng Diyos. Kapag hindi umapaw ang Nilo, 
masasalanta hindi lamang ang agrikultura at ang 
pag-aalaga ng hayop kundi pati ang industriya ng 
pangingisda at ang produksiyon ng lino.--Isa 19: 
1, 5-10, Eze 29:9, 10; Zac 10:11. 

Upang makapagtipon ng tubig-baha para maga- 
mit sa irigasyon sa panahon ng pagtatanim, nagta- 
yo ang mga Ehipsiyo ng mga dikeng lupa para ma- 
imbak ang maputik na tubig sa malalaking tipunan. 
Kaya nang pasapitin ni Jehova ang unang salot sa 
Ehipto, noong gawin niyang dugo ang tubig nito, 
ang Nilo mismo, ang tubig sa mga kanal nito at sa 
mga lawang matambo, at ang “natipong tubig” ay 
pawang naging dugo.---Exo 7:14-25. 

Iba Pang mga Katangian Nito. Bukod sa pag- 
lalaan ng tubig para sa pananim at mga alagang ha- 
yop, ang Nilo ang pinagmumulan ng tubig na mai- 
inom ng mga Ehipsiyo. (Exo 7:18, 21, 24) Maliban sa 
pasimula ng pagbaha, ang tubig ay masarap inu- 
min. Tumutubo sa gilid ng mga kanal ng Nilo at ng 
mga lawang matambo ang maraming halamang pa- 
piro: ito ang pinagkukunan ng materyales na ma- 
pagsusulatan ng mga Ehipsiyo at ginagamit din ito 
sa paggawa ng mga bangka. (Isa 18:2) Ang matam- 
bong mga baybayin at mga lawa ay tirahan ng ma- 
raming ibon na kumakain ng mga palaka at iba 
pang maliliit na hayop. (Exo 8:5, 9-11) Ipinakikita sa 
mga larawang Ehipsiyo ang mga nanghuhuli ng 
ibon sakay ng maliliit na bangka. Ang Nilo ay nag- 
silbi ring paliguan, iniulat sa Kasulatan na ang anak 
na babae ni Paraon ay naligo roon. (Exo 2:5) Maki- 
kita sa isang larawang Ehipsiyo ang halos gayun- 
ding eksena ng isang babaing maharlika na naliligo 
kasama ang kaniyang apat na tagapaglingkod na ba- 
bae. Ang Nilo ay nagsilbi ring pangunahing daanan 
para sa buong lupain. Ang mga bangkang patungo 
sa H ay naglalakbay nang paayon sa agos, saman- 
talang yaong mga patungo sa T (pasalungat sa 
agos) ay itinutulak ng mas malalakas na hangin na 
humihihip mula sa Dagat Mediteraneo sa hilaga. 
Ang mga barkong pangkalakal mula sa Fenicia at 
Creta ay nakapaglalayag nang pasalungat sa agos 
hanggang sa Thebes (No-amon sa Bibliya, Na 3:8) at 
lampas pa. 

Ang Nilo ay nagsilbing pandepensa ng Ehipto la- 
ban sa pagsalakay. Naging mahirap lusubin ang lu- 
pain mula sa direksiyon ng Nubia-Etiopia dahil sa 
mga talon nito sa gawing T, samantalang ang lati- 
ang lupain sa palibot ng rehiyon ng Delta ay naka- 
hadlang naman sa pagpasok ng malalaking hukbo 
mula sa kontinente ng Asia. Iminumungkahi ng 
ilang iskolar na ang paghahambog ng Asiryanong si 


478 


Haring Senakerib na tutuyuin niya ng kaniyang 
mga paa ang mga kanal ng Nilo ay tumutukoy sa 
kaniyang kumpiyansa na kaya niyang daigin ang 
pandepensang mga bambang ng tubig sa palibot ng 
mga lunsod at moog ng Ehipto.---2Ha 19:24. 

Ang mga siklo ng Nilo ang nagsilbing batayan para 
sa pangkapanahunang kalendaryo ng mga Ehipsiyo, 
na may tatlong kapanahunan na tig-aapat na buwan: 
'Akhet, o Pag-apaw: Peret, ang Paglitaw (maliwanag 
na tumutukoy sa lupa kapag kumati na ang tubig sa 
mga pampang): at Shomu, ang Tag-init (tag-araw). 
Ang pinakamagawaing yugto ay kapag nagsisimula 
nang bumaba ang tubig mula sa pinakamataas na 
pag-apaw nito, kapag nananatiling mataas ang tubig, 
nagsasaayos sila ng gawaing pagtatayo upang sa pa- 
anuman ay makapaglaan ng mga trabaho. 

Ang sagisag na isang “malaking dambuhalang 
hayop-dagat na nahihigang nakaunat sa gitna ng 
kaniyang mga kanal ng Nilo,” na tumukoy kay Para- 
on sa aklat ng Ezekiel, ay ipinapalagay na hinalaw sa 
mga buwaya na nakatira sa Nilo mula pa noong si- 
naunang panahon. (Eze 29:3-5) Marami ring hipopo- 
tamus dito na karaniwang iniuugnay sa hayop na ti- 
natawag na “Behemot” sa Job 40:15. 

Sinamba ng mga Ehipsiyo ang Nilo, tinawag sa 
pangalang Hapi, bilang isang diyos ng pag-aanak. 
Ang diyos na ito ay inilarawan bilang lalaki ngunit 
may malalaking suso ng babae, ang kaniyang ulo ay 
may putong na mga halamang pantubig at ang ka- 
niyang matabang balakang ay may bigkis ng ma- 
ngingisda. Ang mga kapistahan, na may kasamang 
paghahain, ay ginaganap taun-taon bilang parangal 
sa kaniya sa pasimula ng bawat yugto ng pagba- 
ha. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang paglabas 
ni Paraon patungo sa Nilo, na binanggit sa Exo- 
do 7:15, ay kaugnay ng isang relihiyosong gawa- 
in tuwing umaga, bagaman maaaring ginawa niya 
iyon upang makapaglakad-lakad lamang sa umaga 
o upang tingnan ang taas ng ilog. 


NIMFA [Kasintahang Babae]. Isang babaing 
Kristiyano na nakatira sa Laodicea o Colosas, o ma- 
lapit sa alinman sa mga ito. Sa kaniyang tahanan 
nagdaos ng mga pagtitipon ang isang kongrega- 
syon, at pinadalhan siya ni Pablo ng mga pagbati. 
--Col 4:15. 


NIMRA [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “leopardo"]. Isang bayan sa S ng 
Jordan na itinayo o muling itinayo ng mga Gadita. 
Pinaikling anyo ito ng Bet-nimra.--Bil 32:3-5, 34, 
36, tingnan ang BET-NIMRA. 

NIMRIM [posible Mga Leopardo]. Sa mga 


hula laban sa Moab, kapuwa tinukoy nina Isaias at 
Jeremias ang “tubig ng Nimrim.” (Isa 15:5-9: Jer 


479 


48:34, 35) Dahil sa matabang rehiyon na nakapali- 
bot doon, ipinapalagay ng ilan na ang tubig ng 
Nimrim ay ang Wadi Nimrin, na ang tubig ay 
umaagos patungo sa Jordan sa H ng Dagat na Pa- 
tay. (Tingnan ang BET-NIMRA.) Gayunman, batay 
sa pagkakasunud-sunod ng mga lugar sa hula, wa- 
ring ito ay nasa T ng Moab. Kaya mas ipinapalagay 
ng marami na ito ay ang Wadi en-Numeirah, na 
umaagos patungo sa TS dulo ng Dagat na Patay 
mga 17 km (11 mi) sa KTK ng Karak. Ayon sa mga 
hula, ang tubig na ito'y “matitiwangwang,” maaa- 
ring sa makasagisag na diwa dahil sa pagtitiwang- 
wang ng lupain o marahil ay dahil pipigilan ng 
mga hukbo ng kaaway ang mga batis nito. 


NIMROD. Anak ni Cus. (1Cr 1:10) Hinalaw ng 
mga akdang rabiniko ang pangalang Nimrod mula 
sa pandiwang Hebreo na maradh’, nangangahulu- 
gang “maghimagsik.” Kaya ang Babilonyong Tal- 
mud (Erubin 53a) ay nagsasabi: “Bakit nga ba siya 
tinawag na Nimrod? Sapagkat sinulsulan niya ang 
buong daigdig na maghimagsik (himrid) laban sa 
Kaniyang soberanya [soberanya ng Diyo5s].”---En- 
cyclopedia of Biblical Interpretation, ni Menahem 
M. Kasher, Tomo II, 1955, p. 79. 

Si Nimrod ang nagtatag at naging hari ng unang 
imperyo na umiral pagkatapos ng Baha. Nakilala 
siya bilang isang makapangyarihang manganga- 
so “sa harap ni” (sa negatibong diwa; sa Heb., 
liph-neh'” “laban kay” o “bilang pagsalansang kay”; 
ihambing ang Bil 16:2; 1Cr 14:8; 2Cr 14:10) o “sa 
harapan ni” Jehova. (Gen 10:9, tlb sa Rbi8) Baga- 
man sa kasong ito ay iniuugnay ng ilang iskolar 
ang isang positibong diwa sa Hebreong pang-ukol 
na nangangahulugang “sa harapan ni,” ipinahi- 
hiwatig ng mga Judiong Targum, ng mga akda 
ng istoryador na si Josephus, at ng konteksto ng 
Genesis kabanata 10 na si Nimrod ay isang maka- 
pangyarihang mangangaso na salansang kay Je- 
hova. 

Kabilang sa pasimula ng kaharian ni Nimrod ang 
mga lunsod ng Babel, Erec, Acad, at Calne, na 
pawang nasa lupain ng Sinar. (Gen 10:10) Kaya 
malamang na sinimulang itayo ang Babel at ang 
tore nito sa ilalim ng kaniyang pangunguna. Ang 
konklusyong ito ay kasuwato rin ng tradisyonal 
na pangmalas ng mga Judio. Isinulat ni Josephus: 
“Unti-unting binago [ni Nimrod] ang mga kalaga- 
yan upang maging mapaniil, anupat naniniwala na 
mapapawi sa mga tao ang pagkatakot sa Diyos 
tanging kung magagawa niya na patuloy silang 
umasa sa kaniya mismong kapangyarihan. Nagban- 
ta siyang maghihiganti siya sa Diyos kung ibig Ni- 
yang muling magpabaha sa lupa; sapagkat mag- 
tatayo siya ng isang tore na mas mataas pa sa 


NIMSI 


maaabot ng tubig at ipaghihiganti niya ang pagka- 
puksa ng kanilang mga ninuno. Sabik ang mga tao 
na sundin ang panukalang ito ni [Nimrod], anupat 
itinuring na pagkaalipin ang pagpapasakop sa Diyos, 
kaya pinasimulan nilang itayo ang tore... at nai- 
tayo ito sa bilis na higit sa lahat ng inaasahan.” 
--Jewish Antiquities, I, 114, 115 (iv, 2, 3). 

Lumilitaw na nang maitayo na ang Tore ng Babel, 
pinalawak ni Nimrod ang kaniyang nasasakupan 
hanggang sa teritoryo ng Asirya at itinayo niya 
roon “ang Nineve at ang Rehobot-Ir at ang Cala at 
ang Resen sa pagitan ng Nineve at ng Cala: ito ang 
dakilang lunsod.” (Gen 10:11, 12; ihambing ang Mik 
5:6.) Yamang maliwanag na ang pangalang Asirya 
ay nagmula sa anak ni Sem na si Asur, malamang 
na ang sinalakay ni Nimrod, bilang apo ni Ham, ay 
teritoryong Semita. Kaya lumilitaw na si Nimrod 
ang unang naging makapangyarihan o bayani, hin- 
di lamang bilang mangangaso ng mga hayop kundi 
bilang isa ring mandirigma, isang taong nananala- 
kay. (Gen 10:8) Ang Cyclopaedia nina MClintock at 
Strong ay nagsabi: “Ang makapangyarihang panga- 
ngaso ay hindi limitado sa panghuhuli ng hayop at 
ipinakikita iyan ng malapit na kaugnayan nito sa 
pagtatayo ng walong lunsod. . . . Ang ginawa ni 
Nimrod na panghuhuli ng hayop bilang manganga- 
so ay maagang pahiwatig ng kaniyang natamo bi- 
lang manlulupig. Sapagkat ang pangangaso at kaba- 
yanihan ay may natatangi at likas na kaugnayan 
noong sinaunang panahon . . . Ang mga bantayog 
ng Asirya ay naglalarawan din ng maraming ta- 
gumpay sa pangangaso, at ang salitang iyon ay ka- 
limitang ginagamit upang tumukoy sa pananalakay. 
... Sa gayon, ang panghuhuli ng hayop at ang 
pakikipagbaka, na sa bansa ring iyon ay malapi- 
tang pinag-uugnay maging sa paglipas ng pana- 
hon, ay maaaring lubusang nauugnay o nanggaling 
doon. Samakatuwid, nangangahulugan ito na pag- 
katapos ng baha, si Nimrod ang unang nagtatag ng 
isang kaharian, upang pagkaisahin ang hiwa-hiwa- 
lay at nakakalat na mga pamamahalang patriyarkal, 
at tinipon niya sila sa ilalim niya bilang kanilang 
nag-iisang ulo at panginoon, at lahat ng ito ay 
sa layuning salansangin si Jehova, sapagkat iyon 
ay marahas na pagsalakay ng kapangyarihang Ha- 
mitiko sa teritoryong Semitiko.”--1894, Tomo VII, 
p. 109. 

Hinggil sa kung paano ginawang diyos si Nimrod, 
tingnan ang Diyos AT Diyosa, MGA (Mga Bathala ng 
Babilonya). 


NIMSI. Ama ni Jehosapat (hindi ang hari) at 
lolo ni Jehu. (1Ha 19:16, 2Ha 9:2, 14, 20: 2Cr 22:7) 
Ang pangalang ito ay nasumpungang nakasulat sa 
isang bibinga ng sinaunang kagamitang luwad na 
nahukay sa Samaria. 


NINEVE 


NINEVE. Isang Asiryanong lunsod na itinayo 
ni Nimrod, isang “makapangyarihang mangangaso 
na salansang kay Jehova.” Kasama ang Rehobot-Ir, 
Cala, at Resen, ito ang bumubuo sa “dakilang lun- 
sod.” (Gen 10:9, 11, 12; Mik 5:6) Pagkaraan ng ma- 
habang panahon, ito ang naging kabisera ng Imper- 
yo ng Asirya. Bilang kabisera, ang Nineve ay isang 
“lunsod ng pagbububo ng dugo” (Na 3:1), sapagkat 
ang mga Asiryano ay nagtaguyod ng maraming 
digmaan sa kanilang pananakop at gumamit ng 
malulupit na paraan ng pagpatay sa nabihag na 
mga mandirigma. Walang alinlangang yumaman 
nang husto ang lunsod dahil sa mga kampanyang 
pangmilitar. (Na 2:9) Lumilitaw na ang panguna- 
hing bathala ng Nineve ay si Ishtar, isang diyosa ng 
pag-ibig at digmaan. 

Arkeolohikal na Pagsusuri. Ang Kuyunjik at 
ang Nebi Yunus (“Propeta Jonas"), dalawang gulod 
na nasa S pampang ng Ilog Tigris sa tapat ng Mosul, 
H Iraq, ang palatandaan ng lokasyon ng dating da- 
kilang lunsod ng Nineve. Isang makabagong nayon 
na may sementeryo at moske ang matatagpuan 
sa Nebi Yunus. Ito ang dahilan kung bakit hin- 
di gaanong masuri ang gulod na iyon na nakata- 
bon sa isang palasyo ni Esar-hadon. Gayunman, sa 
Kuyunjik, maraming isiniwalat ang mga pagdudu- 
kal may kinalaman sa dating kaluwalhatian ng Ni- 
neve. Kabilang sa mga natagpuan ang libu-libong 
tapyas na cuneiform mula sa aklatan ni Ashurbani- 
pal at ang mga guho ng palasyo ni Senakerib at ni- 
yaong kay Ashurbanipal. Ang mga palasyong ito ay 
kahanga-hangang mga gusali. Batay sa mga natuk- 
lasan niya, isinulat ni Sir Austen Layard: 

“Ang loob ng palasyong Asiryano ay tiyak na ma- 
ringal at kahanga-hanga. Inakay ko ang mambaba- 
sa sa mga guho nito, at mahihinuha niya kung 
anong impresyon ang nilayong idulot ng mga bul- 
wagan nito sa estranghero na noong sinaunang pa- 
nahon ay papasok sa unang pagkakataon sa tirahan 
ng mga haring Asiryano. Pinapasok siya sa pintu- 
an na binabantayan ng pagkalaki-laking mga leon 
o mga toro na yari sa puting alabastro. Sa unang 
bulwagan ay nasumpungan niya na napalilibutan 
siya ng nakaukit na mga rekord ng imperyo. Ang 
mga pagbabaka, mga pagkubkob, mga tagumpay, 
mga kabayanihan sa pagtugis, ang mga seremonya 
sa relihiyon, ay isinalarawan sa mga dingding, inu- 
kit sa alabastro, at pinintahan ng matitingkad na 
kulay. Sa ibaba ng bawat larawan ay nakaukit, sa 
mga titik na kinalupkupan ng makisap na tanso, ang 
mga inskripsiyon na naglalarawan sa mga tagpong 
ipinakikita. Sa itaas ng mga eskultura ay ipininta 
ang iba pang mga pangyayari--ang hari, pinagli- 
lingkuran ng kaniyang mga bating at mga mandi- 
rigma, tinatanggap ang kaniyang mga bilanggo, 


480 


nakikipag-alyansa sa iba pang mga monarka, o nag- 
sasagawa ng isang sagradong tungkulin. Ang mga 
larawang ito ay may de-kulay na mga panggilid, na 
may masinsin at eleganteng disenyo. Ang makasa- 
gisag na punungkahoy, mga torong may pakpak, at 
pagkalaki-laking mga hayop, ay kitang-kita sa gitna 
ng mga palamuti. Sa kabilang dulo ng bulwagan ay 
naroon ang pagkalaki-laking wangis ng hari na su- 
masamba sa harap ng kataas-taasang bathala, o tu- 
matanggap ng banal na kopa mula sa kaniyang ba- 
ting. Pinaglilingkuran siya ng mga mandirigmang 
may dala ng kaniyang mga sandata, at ng mga sa- 
serdote o mga namamahalang diyos. Ang kaniyang 
mahahabang damit, at yaong sa mga tagasunod 
niya, ay napapalamutian ng mga kumpol ng mga 
pigura, mga hayop, at mga bulaklak, na pawang pi- 
nintahan ng matitingkad na kulay. 

“Ang estranghero ay naglakad sa malalapad na 
piraso ng alabastro na ang bawat isa ay may ins- 
kripsiyon, na nagtatala sa mga titulo, talaangkanan, 
at mga tagumpay ng dakilang hari. Ang ilang pin- 
tuan, na binubuo ng pagkalalaking may pakpak na 
mga leon o mga toro, o ng mga pigura ng mga ta- 
gapag-ingat na bathala, ay patungo sa iba pang 
mga silid, na patungo naman sa iba pang mas ma- 
lalayong bulwagan. Sa bawat isa ay may iba pang 
mga eskultura. Sa mga dingding ng ilang bulwagan 
ay may sunud-sunod na pagkalaki-laking mga pi- 
gura---nasasandatahang mga lalaki at mga bating 
na kasunod ng hari, mga mandirigmang may da- 
lang maraming samsam, may hilang mga bilanggo, 
o nagdadala ng mga kaloob at mga handog sa mga 
diyos. Sa mga dingding ng iba pang mga bulwagan 
ay inilalarawan ang mga saserdoteng may pakpak, 
o mga namamahalang diyos, na nakatayo sa harap 
ng mga sagradong punungkahoy. 

“Ang mga kisame sa ibabaw niya ay nahahati sa 
kuwadradong mga pitak, na pinintahan ng mga bu- 
laklak, o ng mga pigura ng mga hayop. Ang ilan ay 
kinalupkupan ng garing, anupat bawat pitak ay na- 
palilibutan ng eleganteng mga panggilid at mga 
moldura. Ang mga biga, gayundin ang mga gilid ng 
mga kuwarto, ay maaaring kinalupkupan, o binalu- 
tan pa nga, ng ginto at pilak, at ang pinakapambihi- 
rang mga kahoy, na dito ay kapansin-pansin ang se- 
dro, ay ginamit para sa kayariang-kahoy. Sa mga 
kuwadradong bukasan sa kisame ng mga kuwarto 
ay pumapasok ang liwanag."---Nineveh and Its Re- 
mains, 1856, Bahagi II, p. 207-209. 

Noong Panahon ni Jonas. Ang propeta ni Je- 
hova na si Jonas, noong ikasiyam na siglo B.C.E., ay 
nagpahayag ng dumarating na kapahamakan para 
sa Nineve dahil sa kabalakyutan ng mga tumatahan 
dito. Ngunit yamang nagsisi ang bayan, pati na ang 
hari, hindi winasak ni Jehova ang lunsod. (Jon 1: 


481 


1, 2: 3:2, 5-10) Noong panahong iyon ang Nineve ay 
isang dakilang lunsod, “na may layong nilalakad 
nang tatlong araw.” (Jon 3:3) Ang populasyon nito 
ay mahigit sa 120,000 katao. (Jon 4:11) Ang pagla- 
larawang ito sa Bibliya ay hindi sinasalungat ng ar- 
keolohikal na katibayan. Sinabi ni Andre Parrot, Pu- 
nong Tagapangasiwa ng French National Museums: 

“Kung paanong sa ngayon, ang bahagi ng Lon- 
don na nakapaloob sa sinaunang hangganan nito 
ay ibang-iba sa tinatawag na 'kalakhang London’ 
—isang termino na sumasaklaw sa mga karatig- 
pook at tumutukoy sa isang mas malaking lugar--- 
maaaring ang pagkaunawa rin ng mga taong naka- 
tira nang malayo sa Asirya sa salitang ‘Nineve’ ay 
bilang ang kilala sa ngayon na “Asiryanong tatsu- 
lok”..., na mula sa Khorsabad sa hilaga hanggang 
sa Nimrud sa timog, at, kasama ang halos walang 
patlang na hanay ng mga pamayanan, sumasaklaw 
ng distansiya na mga dalawampu't anim na mil- 
ya.... 

“Tinantiya ni Felix Jones na ang populasyon ng 
Nineve ay maaaring may bilang na 174,000 katao, at 
kamakailan lamang, sa kaniyang mga pagdudukal 
sa Nimrud, natuklasan ni M. E. L. Mallowan ang 
isang stela ni Ashurnazirpal kung saan nakaulat na 
inanyayahan niya sa isang piging ang kamangha- 
manghang bilang na 69,574 na panauhin. Sinasabi 
ni Mallowan na, kung may palabis para sa mga ban- 
yaga, ang populasyon ng Kalakh (Nimrud) ay mala- 
mang na 65,000. Ngunit ang Nineve ay dalawang 
beses ang laki kaysa sa Nimrud, at sa gayon ay ma- 
aaring isipin na ang bilang sa Jonas 4.11 ay napatu- 
nayan nang di-tuwiran.”---Nineveh and the Old Tes- 
tament, 1955, p. 85, 86, tingnan ang Jonas Blg. 1: 
JONAS, AKLAT NG. 

Katuparan ng Hula ang Pagkawasak Nito. 
Bagaman nagsisi ang mga Ninevita nang mangaral 
si Jonas (Mat 12:41, Luc 11:30, 32), sila ay muling 
nagpakasama at nagpatuloy sa kanilang balakyot na 
mga daan. Pagkaraan ng ilang taon matapos pasla- 
ngin ang Asiryanong si Haring Senakerib sa Nineve 
sa bahay ng kaniyang diyos na si Nisroc (2Ha 19:36, 
37, Isa 37:37, 38), inihula nina Nahum (1:1, 2:8- 
3:19) at Zefanias (2:13-15) ang pagkawasak ng ba- 
lakyot na lunsod na iyon. Natupad ang kanilang 
mga hula nang ang Nineve ay kubkubin at bihagin 
ng pinagsamang mga hukbo ni Nabopolassar na 
hari ng Babilonya at ni Cyaxares na Medo. Maliwa- 
nag na ang lunsod ay sinunog, sapagkat maraming 
relyebeng Asiryano ang kakikitaan ng pinsala o ba- 
kas ng apoy at ng usok nito. Iniulat ng Babylonian 
Chronicle tungkol sa pagkawasak ng Nineve: “Tina- 
ngay nila ang napakaraming samsam ng lunsod at 
ng templo (at) [ginawang] isang bunton ng kaguhu- 
an ang lunsod.” (Assyrian and Babylonian Chron- 


NISAN 


icles, ni A. Grayson, 1975, p. 94, LARAWAN, Tomo 1, 
p. 958) Hanggang sa araw na ito ang Nineve ay 
isang tiwangwang na kaguhuan, at kapag tagsibol, 
ang mga kawan ay nanginginain malapit sa gulod 
ng Kuyunjik o sa ibabaw nito. 

Petsa ng Pagbagsak ng Nineve. Bagaman 
nabura na mula sa umiiral na tapyas na cuneiform 
na naglalahad ng pagbagsak ng Nineve, ang petsa 
ng pangyayaring ito, ang ika-14 na taon ni Nabopo- 
lassar, ay mauunawaan mula sa konteksto. Posible 
ring itugma ang pagkawasak ng Nineve sa balang- 
kas ng kronolohiya ng Bibliya. Ayon sa isang kroni- 
kang Babilonyo, ang mga Ehipsiyo ay natalo sa 
Carkemis noong ika-21 taon ng paghahari ni Nabo- 
polassar. Ipinakikita ng Bibliya na naganap ito no- 
ong ikaapat na taon ng paghahari ni Jehoiakim 
o noong 625 B.C.E. (Jer 46:2) Samakatuwid, ang 
pagkabihag ng Nineve (mga pitong taon ang kaaga- 
han) noong ika-14 na taon ng paghahari ni Nabopo- 
lassar ay papatak sa tadng 632 B.C.E.---Tingnan ang 
ASIRYA (Ang pagbagsak ng imperyo). 


NISAN. Ang pangalan ng unang buwang lunar 
ng mga Judio sa kanilang sagradong kalendaryo 
pagkaraan ng pagkatapon, na katumbas ng huling 
bahagi ng Marso at unang bahagi ng Abril. (Ne 2:1: 
Es 3:7) Ang buwang ito, na unang tinawag na 
“Abib,” ay orihinal na itinuturing na ikapitong bu- 
wan at maliwanag na ito ang buwang tinutukoy sa 
Genesis 8:4. Noong panahon ng Pag-alis mula sa 
Ehipto, itinalaga ni Jehova ang buwang ito bilang 
ang “una sa mga buwan ng taon.” (Exo 12:2, 13:4, 
Bil 33:3) Mula noon, nagkaroon na ng pagkakaiba sa 
pagitan ng sagradong kalendaryo na pinasimulan ni 
Jehova at ng mas naunang sekular na kalendaryo. 
--Tingnan ang ABIB; KALENDARYO. 

Madalas na napakalamig ng panahon sa buwang 
ito ng tagsibol, at sa Jerusalem ay nagpapaningas 
ang mga tao ng siga sa gabi upang maglaan ng init. 
(Ju 18:18) May panahon pa ngang umuulan ng ni- 
yebe sa Jerusalem hanggang Abril 6, gaya ng nang- 
yari noong 1949. Sumasapit ang Nisan sa pagtata- 
pos ng tag-ulan, at ang mga huling ulan o mga ulan 
sa tagsibol ay inaasahang darating upang mahinog 
ang mga butil bago ang pag-aani. (Deu 11:14, Os 
6:3, Jer 5:24) Sa panahong ito ng taon, karani- 
wan nang umaapaw ang Ilog Jordan. (Jos 3:15, 1Cr 
12:15) Nagsisimula ang pag-aani ng sebada sa mga 
baybaying kapatagan, at sa ibaba sa subtropikal na 
Libis ng Jordan naman ay nahihinog na ang mga 
trigo. (Ru 1:22, 2:23) Noong panahong iyon, ang 
inaning mga tangkay ng lino na nasa bubong ni Ra- 
hab sa Jerico ang pinagtaguan ng mga tiktik na Is- 
raelita.--Jos 2:6, 4:19. 

Pagbabago sa Kalendaryong Lunar. Hiniling 
ng utos ng Diyos na maghandog ang mga Israelita 


NISROC 


ng isang tungkos ng mga unang bunga ng kanilang 
ani sa ika-16 na araw ng Nisan (Abib) at pagkatapos 
nito ay maghandog sila ng ikalawang handog na 
mga butil sa ika-50 araw. Ang una sa mga pagha- 
handog na ito ay karaniwang kasabay ng pag-aani 
ng sebada at ang ikalawa naman ay kasabay ng 
pag-aani ng trigo. Dahil sa utos na ito, kinailangang 
gumawa ng pagbabago sa kalendaryo ng mga bu- 
wang lunar na ginagamit ng mga Israelita. Nagka- 
roon ng pangangailangang punan ang kakulangan 
na 11/4 na araw sa pagitan ng buong taong solar at 
ng mas maikling taong lunar. Kung hindi ito gaga- 
win, sa loob ng tatlong taon, magiging maaga nang 
mga 33 araw sa kapanahunan nito ang pagsapit ng 
buwan ng Nisan at lalong mas maaga kaysa sa pag- 
aani ng sebada. Hindi tinitiyak ng ulat sa Bibliya 
kung anong pamamaraan ang orihinal na ginamit 
ng mga Israelita upang pagtugmain ang mga ito, 
ngunit ipinakikita ng katibayan na idinaragdag ang 
isang ika-13 buwan tuwing ikalawa o ikatlong taon 
upang maibalik ang mga kapanahunan sa wastong 
dako ng mga ito sa taon ng kalendaryo. Malamang 
na tinitiyak ito sa pamamagitan ng simpleng ob- 
serbasyon, na iniuugnay ang bagong buwan (new 
moon) sa vernal equinox, o spring equinox ng araw, 
na sumasapit sa bandang Marso 21 ng bawat taon. 
Kung ang bagong buwan (new moon) na karaniwan 
nang palatandaan ng pasimula ng buwan ng Nisan 
(Abib) ay napakalayo sa panahon ng spring equi- 
nox, ang buwan ay ibinibilang na isang ika-13 bu- 
wan o buwang intercalary [isinisingit], at nagsisi- 
mula ang Nisan sa susunod na bagong buwan (new 
moon). Noon lamang ikaapat na siglo C.E. pinasimu- 
lang gamitin ng mga Judio ang isang tiyak at pa- 
mantayang kalendaryo. 

Ang una sa mga kapistahan ng Nisan ay ang Pas- 
kuwa na orihinal na ipinagdiwang sa Ehipto, puma- 
patak ito sa ika-14 ng buwan at kabilang dito ang 
paghahain sa kordero ng paskuwa. (Exo 12:2-14: Lev 
23:5; Deu 16:1) Ang kasunod na araw ang pasimula 
ng sanlinggong Kapistahan ng Tinapay na Walang 
Pampaalsa na sumasaklaw mula ika-15 hanggang 
sa ika-21 ng buwan. Sumasapit naman sa ika-16 
ng Nisan ang paghahandog ng mga unang bu- 
nga ng pag-aani ng sebada.--Exo 12:15-20, 23:15, 
34:18, Lev 23:6-11. 

Pinasinayaan ang Hapunan ng Panginoon. 
Mahigit na 15 siglo pagkatapos ng Pag-alis, noong 
Nisan 14 ng taong 33 C.E., nagtipon si Jesus at ang 
kaniyang 12 apostol sa Jerusalem upang ipagdiwang 
ang huling lehitimong Paskuwa, at pagkatapos nito, 
nang mapaalis na ang traidor na si Hudas, pinasi- 
nayaan niya ang memoryal ng kaniyang kamata- 
yan sa pamamagitan ng Hapunan ng Panginoon. 
(Mat 26:17-30, 1Cor 11:23-25) Bago natapos ang Ni- 
san 14, namatay siya bilang ang Kordero ng Diyos. 


482 


Noong Nisan 16, ang araw kung kailan ikinaka- 
way ng saserdote sa templo ang mga unang bunga 
ng pag-aani ng sebada, binuhay-muli si Jesus bi- 
lang ang unang bunga ng pagkabuhay-muli.---Luc 
23:54-24: 7: 1Co 15:20. 

Bilang pagsunod sa mga tagubilin ni Kristo na, 
“Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa 
akin,” ang ika-14 na araw ng Nisan ay patuloy na 
ipinagdiriwang ng kaniyang mga tagasunod hang- 
gang sa kasalukuyan bilang ang panahon ng pag- 
alaala sa kamatayan ni Kristo.---Luc 22:19, 20, ting- 
nan ang HAPUNAN NG PANGINOON. 


NISROC. Isang bathalang sinamba ni Senake- 
rib na hari ng Asirya. Sa templo ni Nisroc pinaslang 
si Senakerib ng kaniyang mga anak na sina Adra- 
melec at Sarezer. (2Ha 19:36, 37: Isa 37:38) Iminu- 
mungkahi ng maraming iskolar na iugnay si Nisroc 
sa diyos-apoy na si Nusku, na ipinapalagay na tu- 
mutulong upang talunin ang mga kaaway sa dig- 
maan at naglilingkod bilang mensahero ng mga 
diyos at bilang tagapaglapat ng katarungan. Gayun- 
man, sa ngayon ay hindi posibleng tiyakang maiug- 
nay si Nisroc sa kaninumang kilalang bathala ng 
Asirya. 


NIYEBE. Mga puting kristal ng nagyelong tu- 
big na namuo mula sa singaw ng tubig sa atmospe- 
ra. Kapag lumalagpak, nililinis ng bawat kristal ng 
niyebe ang atmospera at tinatangay nito ang mga 
compound ng mga elementong gaya ng asupre at 
nitroheno, sa gayon ay tumutulong sa pagtaba ng 
lupa at kasabay nito ay nagbibigay ng halumigmig. 
(Isa 55:10, 11) Ang niyebe ay maaaring pagkunan 
ng malinis na tubig na panghugas. (Job 9:30) Baga- 
man bihira o wala nito sa ilang lugar sa Palestina, 
kung minsan ay lumalagpak ito sa maburol na lu- 
pain kapag mga buwan ng Enero at Pebrero, gaya 
sa Jerusalem. (Ihambing ang 2Sa 23:20, 1Cr 11:22.) 
Sa kalakhang bahagi ng taon, may niyebe sa mata- 
taas na dako at sa mga bangin ng Kabundukan ng 
Lebanon, ang taluktok ng matayog na Bundok Her- 
mon ay nababalutan ng niyebe halos sa buong taon. 
(Jer 18:14) Binabanggit ng Awit 68:14 ang niyebe sa 
Zalmon, na bahagi ng Bundok Hauran (Jebel ed 
Druz), sa S ng Jordan. 

Kaya ring kontrolin ni Jehova ang niyebe, palib- 
hasa'y siya ang Maygawa nito. (Job 37:6, Aw 147:16) 
Upang magsilbi ukol sa Kaniyang layunin, nag- 
imbak ang Diyos ng niyebe at graniso “para sa araw 
ng labanan at digmaan."”--Job 38:22, 23. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang niyebe ay 
ginagamit sa mga simili sa Kasulatan upang maita- 
wid ang ideya ng kaputian. (Exo 4:6; Bil 12:10, 2Ha 
5:27: Dan 7:9; Mat 28:3; Apo 1:14) Kung minsan ay 


483 


iniuugnay ito sa kadalisayan. (Isa 1:18, Pan 4:7) Ha- 
limbawa, nagsumamo si David sa Diyos na dalisayin 
siya mula sa kasalanan, na hugasan siya upang siya 
ay maging “mas maputi pa sa niyebe. ”---Aw 51:7. 
Ang tatlong kasamahan ni Job, palibhasa'y hindi 
pinagmulan ng tunay na kaaliwan para sa kaniya, 
ay inihalintulad sa isang agusang-taglamig, na lu- 
malaki dahil sa pagkatunaw ng yelo at niyebe sa ka- 
bundukan ngunit natutuyo sa init ng tag-araw. (Job 
6:15-17) Sinasabing inaagaw ng Sheol ang mga ma- 
kasalanan gaya ng pag-agaw ng tagtuyot at init sa 
tubig ng niyebe. (Job 24:19) Kung paanong ang ni- 
yebe ay di-inaasahan at nakapipinsala sa mga pana- 
nim kapag tag-araw, “ang kaluwalhatian ay hindi 
rin nararapat sa hangal.” (Kaw 26:1) Gayunman, 
ang isang tapat na sugo, na tumutupad sa kaniyang 
atas sa ikalulugod niyaong mga nagsugo sa kaniya, 
ay inihahalintulad sa isang inumin na pinalamig ng 
niyebe mula sa kabundukan at nakarerepresko sa 
isang mainit na araw ng pag-aani.--Kaw 25:13. 


NO, NO-AMON [mula sa Ehipsiyo, nanganga- 
hulugang “Lunsod ni Amon [isang diyos ng Ehip- 
to] ']. Isang prominenteng lunsod at dating kabisera 
ng Ehipto, na nasa magkabilang pampang ng mata- 
as na Nilo at mga 530 km (330 mi) sa T ng Cairo. 
Kilala ito ng mga Griego bilang Thebes, ang panga- 
lang karaniwang ginagamit ngayon. 

Pinaniniwalaan ng ilang iskolar noon na ang He- 
breong “No” ay isang maling salin ng Ehipsiyong 
pangalan nito. (Jer 46:25) Gayunman, itinatawag- 
pansin ni Propesor T. O. Lambdin na “ipinakikita ng 
mga pagsusuri kamakailan sa ponolohiyang Ehip- 
sio-Coptic na ang Hebreong baybay ay malamang 
na tama at maaaring nagpapabanaag ng mas maa- 
gang Ehipsiyong pagbigkas . . . Ang suliranin ay la- 
long naging masalimuot dahil sa kawalang-katiya- 
kan sa bahagi ng mga Ehiptologo may kinalaman 
sa tumpak na pagbasa sa mga katinig ng mismong 
Ehipsiyong salitang iyon.”-- The Interpreter's Dic- 
tionary of the Bible, inedit ni G. A. Buttrick, 1962, 
Tomo 4, p. 615, 616. 

Sa sinaunang mga tekstong Ehipsiyo, ang lunsod 
ay tinatawag na “ang Lunsod ni Amon.” Ito ay sa- 
pagkat naging pangunahing sentro ito ng pagsam- 
ba sa diyos na si Amon, na umangat mula sa pagi- 
ging maliit na bathala tungo sa posisyon ng punong 
diyos ng bansa, na itinumbas ng mga Griego kay 
Zeus (Jupiter). (Tingnan ang Amon Blg. 4.) Dito ay 
nagtayo ang mga paraon ng pagkalaki-laking mga 
monumento at mga templo, na sumasaklaw ng ma- 
lawak na lugar sa S pampang ng Nilo (sa Karnak at 
Luxor), kabilang ang iba pang mariringal na templo 
at napakalaking libingan sa K pampang. Ang tem- 
plo ni Amon sa Karnak ang itinuturing na pinaka- 
malaking kayariang haligi na itinayo kailanman, 


NO, NO-AMON 


ang ilan sa dambuhalang mga haligi nito ay mga 
3.5 m (12 piye) ang diyametro. 

Naging Kabisera ng Ehipto. Partikular na 
noong yugto na tinatawag na ang “Bagong Kahari- 
an o Imperyo: mga Dinastiya 18-20,” natamo ng 
Thebes ang malaking katanyagan, anupat naging 
kabisera ito ng lupain. Dito, ang malayong distan- 
siya mula sa dagat at mula sa tulay na lupa patu- 
ngong Asia ay naglaan ng mainam na proteksiyon 
mula sa direksiyong iyon. Maaaring dahil sa ang 
pamahalaan sa Mababang Ehipto kasunod ng Pag- 
alis ng mga Israelita ay napakahina at nawalan ng 
kredibilidad, sinamantala ng mga maharlika ng 
Mataas na Ehipto ang situwasyon at natamo nila 
ang mataas na katayuan. Anuman ang nangyari, 
may katibayan ng malaking muling pag-oorganisa 
noong panahong iyon. 

Sentro ng pagkasaserdote. Maging noong ili- 
pat ang kontrol ng pangangasiwa sa ibang mga 
dako, ang No-amon (Thebes) ay patuloy na na- 
ging isang mayaman at prominenteng lunsod, ang 
sentro ng makapangyarihang pagkasaserdote ng 
Amon, na ang punong saserdote ay may ranggo na 
ikalawa sa Paraon mismo sa kapangyarihan at ya- 
man. Ngunit noong ikapitong siglo B.C.E., ang pag- 
salakay ng Asirya ay nakarating sa Ehipto noong 
panahon ng pamamahala ng Asiryanong si Ha- 
ring Esar-hadon. Ang kaniyang anak at kahalili na 
si Ashurbanipal ay muling lumusob, anupat nakaa- 
bot sa Thebes at lubusang sinamsaman ang lunsod. 
Maliwanag na ang pagkawasak na ito ang tinutukoy 
ng propetang si Nahum nang babalaan ang Nineve, 
ang kabisera ng Asirya, tungkol sa isang pagkawa- 
sak na gayundin katindi. (Na 3:7-10) Ang mga pan- 
depensa ng No-amon, na nasa kahabaan ng daan 
mula sa Palestina at hanggang sa Nilo, ay nabigo, at 
ang mga kayamanan mula sa kaniyang mga kala- 
kalan at mga relihiyosong templo ang naging gan- 
timpala ng mananamsam na mga Asiryano. 

Winasak. Gayunman, noong pagtatapos ng ika- 
pitong siglo o noong maagang bahagi ng ikaanim na 
siglo, muling natamo ng No-amon ang isang waring 
prominenteng posisyon. Inihula ni Jeremias at ni 
Ezekiel ang kahatulan ng Diyos na Jehova sa punong 
diyos ng Ehipto, si Amon ng No, at kay Paraon at sa 
lahat ng Ehipsiyong diyos, na ang kahatulang ito 
ay sasapit sa pamamagitan ng Babilonyong si Ha- 
ring Nabucodonosor. (Jer 46:25, 26, Eze 30:10, 14, 15) 
Muling sinalakay ng Persianong tagapamahala na si 
Cambyses ang No-amon noong 525 B.C.E., at ang 
lunsod ay unti-unting humina, anupat noong ban- 
dang huli ay lubusan itong winasak ng mga Romano 
sa ilalim ni Gayo Cornelio Gallo dahil sa pakikibaha- 
gi nito sa paghihimagsik laban sa pamamahala ng 
Roma (30/29 B.C.E.). Sa ngayon ay maliliit na nayon 


NOA 


lamang ang makikita sa palibot ng napakalalaking ka- 
guhuan ng mga templo ng inutil na mga diyos ng No. 


NOA [sa Heb., No-ah']. Isa sa limang anak na 
babae ni Zelopehad, mula sa tribo ni Manases. Dahil 
si Zelopehad ay namatay na walang anak na lalaki, 
iniutos ni Jehova na dapat ipagkaloob sa mga anak 
na babae ang pantribong pag-aari ng kanilang ama 
bilang mana. Nagsilbi itong isang legal na saligan. 
Nang maglaon ay iniutos din na ang mga anak na 
babae na magmamana ay dapat na maging asawa 
ng mga lalaking mula sa kanilang sariling tribo 
upang mapanatili ang mana, sa gayo'y hindi ito 
magpapalipat-lipat ng tribo.--Bil 26:28-33, 27:1-11, 
36:6-12, Jos 17:3, 4. 


NOADIAS [Tumupad si Jah sa Pakikipagtipa- 
nan, Si Jah ay Nakipagtagpo Ayon sa Pinagkasun- 
duan]. 

1. Anak ni Binui, isang Levita na noong ikaapat 
na araw pagdating ni Ezra sa Jerusalem, 468 B.C.E., 
ay tumulong sa pagbibilang ng pilak, ginto, at mga 
kagamitan para sa templo.---Ezr 8:32, 33. 

2. Isang propetisa na noong 455 B.C.E. ay tinu- 
koy sa pangalan bilang isa na nagsikap na pahintuin 
ang muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem 
sa pamamagitan ng pananakot kay Nehemias.---Ne 
6:14. 


NOB. Isang lunsod na maliwanag na nasa teri- 
toryo ng Benjamin at malapit sa Jerusalem. Baga- 
man pinag-aalinlanganan ang eksaktong lokasyon 
ng Nob, ipinahihiwatig ng Nehemias 11:31, 32 at ng 
Isaias 10:28-32 na malapit ito sa Anatot at posibleng 
malapit sa isang burol kung saan matatanaw ang 
Jerusalem. Ipinapalagay ng ilan na ito ay isang lu- 
gar sa Ras el Mushraf (Bundok Scopus), mga 1.5 km 
(1 mi) sa HS ng Temple Mount sa Jerusalem. Sa ga- 
yon ito'y nasa H lamang ng Bundok ng mga Olibo. 

Nang tumakas si David mula kay Saul, pumaroon 
siya sa mataas na saserdoteng si Ahimelec, na nasa 
Nob, ang “lunsod ng mga saserdote,” at tinanggap 
niya mula kay Ahimelec ang tinapay na pantanghal 
bilang pagkain para sa kaniyang mga tauhan, at ang 
tabak ni Goliat, na iniingatan doon. Marahil ay inili- 
pat sa Nob ang tabernakulo nang sumapit sa Shilo 
ang di-kaayaayang hatol ng Diyos. (Ihambing ang 
1Sa 14:3, Aw 78:60, Jer 7:12-14.) Nang maglaon, 
inakusahan ni Saul si Ahimelec ng pakikipagsabu- 
watan, yamang tinulungan nito si David. Sa utos ni 
Saul, pinatay ni Doeg na Edomita ang mataas na sa- 
serdote at ang 84 na iba pang saserdote. Pagkatapos 
ay pinatay ni Doeg ang mga lalaki, mga babae, mga 
bata, at mga hayop ng Nob. Si Abiatar lamang, 
na anak ni Ahimelec, ang nakatakas.-- 1Sa 21:1-9, 
22:6-23. 


484 


Ang Nob ay isa sa mga lugar na binanggit may 
kaugnayan sa paghayo ng mga Asiryano patungo 
sa Jerusalem. (Isa 10:24, 32) Muli itong tinirahan ng 
mga Benjamita pagkabalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya.---Ne 11:31, 32. 


NOBA. 

1. [mula sa pandiwang salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “tumahol'"]. Isang Israelita. Malamang 
ay mula siya sa tribo ni Manases. Siya ang bumihag 
sa Kenat at sa mga sakop na bayan nito. Pagkatapos 
ay isinunod niya sa kaniyang pangalan ang panga- 
lan ng lunsod.--Bil 32:42. 

2. Isang lunsod sa S ng Jordan. Binihag ito ni 
Noba. (Bil 32:39, 42) Maliwanag na hindi nanatili 
ang pangalang Noba, sapagkat nang maglaon ay ti- 
nawag ito sa orihinal na pangalan nito na Kenat. 
(1Cr 2:23) Karaniwang ipinapalagay na ang mga 
guho sa Qanawat, mga 90 km (60 mi) sa TTS ng Da- 
masco, ay ang sinaunang lugar na ito. 

3. Isang lugar na nasa S ng Jordan at malapit sa 
Jogbeha sa Gad. (Bil 32:34, 35, Huk 8:11) Hindi alam 
sa ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


NODAB. Isa sa mga grupong magkakakampi 
na lubusang natalo ng mga tribo nina Ruben at Gad 
at ng kalahati ng tribo ni Manases sa tulong ni Je- 
hova. (1Cr 5:18-22) Wala nang ibang nalalaman 
tungkol sa tribong ito. Posibleng napanatili ang pa- 
ngalan nito sa pangalan ng nayon ng Nudebe, na 
nasa disyerto sa S ng Palestina. 


NOE [sa Heb., No'ach, malamang, Kapahinga- 
han, Kaaliwan]. Anak ni Lamec at ikasampu sa lin- 
ya ng angkan mula kay Adan sa pamamagitan ni 
Set: ipinanganak noong 2970 B.C.E., 126 na taon 
pagkamatay ni Adan. Nang panganlan si Noe ng ka- 
niyang amang si Lamec, sinabi nito: “Ang isang ito 
ay magdadala sa atin ng kaaliwan sa ating gawa at 
sa kirot ng ating mga kamay dahil sa lupang isi- 
numpa ni Jehova.”---Gen 5:28-31. 

Walang Pagkukulang sa Gitna ng Kaniyang 
mga Kapanahon. Ang sanlibutan noong pana- 
hon ni Noe ay sumama nang sumama. Ang mga 
anghel na nag-iwan ng kanilang orihinal na kalaga- 
yan at wastong tahanang dako ay nag-asawa ng 
mga babae at nagkaroon ng mga supling, “mga la- 
laking bantog,” na nagsulsol ng karahasan na luma- 
ganap sa lupa (Gen 6:1-4: Jud 6), hanggang sa “ang 
bawat hilig ng mga kaisipan ng puso [ng tao] ay ma- 
sama na lamang sa lahat ng panahon’ at ang lupa 
ay naging “sira, sapagkat sinira ng lahat ng laman 
ang kanilang lakad sa lupa.” (Gen 6:5, 11, 12) Ngu- 
nit iniwasan ni Noe ang kasamaang iyon at inilara- 
wan siya ng Salita ng Diyos bilang “isang lala- 
king matuwid. Siya ay walang pagkukulang sa gitna 


485 


ng kaniyang mga kapanahon. Si Noe ay lumakad 
na kasama ng tunay na Diyos.” (Gen 6:8, 9) Angkop 
lamang na tukuyin si Noe bilang “walang pagku- 
kulang” sapagkat, di-tulad ng di-makadiyos na san- 
libutang iyon, lubusan siyang nakaabot sa hinihiling 
ng Diyos sa kaniya.--Ihambing ang Gen 6:22, ting- 
nan ang KASAKDALAN. 

Nilayon ni Jehova na Puksain ang Sanlibu- 
tang Iyon. Nagtakda si Jehova ng panahon para 
wakasan ang di-makadiyos na sanlibutang iyon, na 
sinasabi: “Ang aking espiritu ay hindi kikilos sa tao 
nang habang panahon sapagkat siya ay laman din. 
Kaya ang kaniyang mga araw ay aabot ng isang 
daan at dalawampung taon.” (Gen 6:3) Ito ay isang 
kapahayagan ng paghatol mula sa Diyos. Mga 20 
taon pagkatapos nito, ang unang anak ni Noe (ma- 
lamang na si Japet) ay isinilang (2470 B.C.E.), at ipi- 
nakikita ng ulat na pagkaraan ng dalawang taon ay 
isinilang naman si Sem. Hindi sinasabi kung kailan 
ipinanganak si Ham, ngunit ang tatlong anak na ito 
ay malalaki na at may-asawa na nang utusan ng 
Diyos si Noe na magtayo ng arka. Kaya malamang 
na 40 o 50 taon na lamang ang natitira noon bago 
ang Delubyo. (Gen 6:13-18) Yamang nakipagtipan 
sa kaniya si Jehova (Gen 6:18) at sa pakikipagtulu- 
ngan ng kaniyang pamilya, nagsimula nang gu- 
mawa si Noe bilang isang tagapagtayo at “isang 
mangangaral ng katuwiran,” na binababalaan ang 
balakyot na salinlahing iyon hinggil sa nagbaban- 
tang pagkapuksa.---2Pe 2:5. 

Pagkaligtas sa Baha. Hindi naniwala ang mga 
tao na kikilos ang Diyos upang puksain ang isang 
balakyot na sanlibutan. Kaya tiyak na ang matibay 
na pananampalataya ni Noe ang nag-udyok sa kani- 
ya na sumunod nang walang pasubali, anupat gina- 
wa niya ang “ayon sa lahat ng iniutos ng Diyos 
sa kaniya. Gayung-gayon ang ginawa niya.” (Gen 
6:22) Dahil sa kaniyang di-natitinag na pananampa- 
lataya kay Jehova, kabilang siya sa “malaking ulap 
ng mga saksi’ na tinukoy ng Kristiyanong manunu- 
lat ng aklat ng Mga Hebreo. Doon ay mababasa: “Sa 
pananampalataya si Noe, pagkatapos mabigyan ng 
babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hin- 
di pa nakikita, ay nagpakita ng makadiyos na takot 
at nagtayo ng arka ukol sa pagliligtas ng kaniyang 
sambahayan, at sa pamamagitan ng pananampala- 
tayang ito ay hinatulan niya ang sanlibutan, at siya 
ay naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa 
pananampalataya.”---Heb 11:7; 12:1. 

Pitong araw bago magsimulang bumuhos ang tu- 
big ng baha, tinagubilinan ni Jehova si Noe na tipu- 
nin ang mga hayop sa loob ng arka. Nang ikapitong 
araw ng sanlinggong iyon, “pumasok si Noe sa arka, 
at kasama niya ang kaniyang mga anak at ang ka- 
niyang asawa at ang mga asawa ng kaniyang mga 


NOE 


anak, bago ang tubig ng delubyo. . . . Pagkatapos ay 
isinara ni Jehova ang pinto sa likuran niya.” Nang 
mismong araw na iyon, “dumating ang baha at pi- 
nuksa silang lahat. ”--Gen 7:1-16, Luc 17:27. 

Sa loob ng arka ay nailigtas ang buhay ng tao at 
hayop. Napanatili rin ang tunay na pagsamba, at sa 
pamamagitan ni Noe at ng kaniyang pamilya ay na- 
ingatan ng Diyos ang kasaysayan ng paglalang, pati 
na ang isang sistema ng pagbilang ng panahon pa- 
balik sa paglalang sa tao at ang orihinal na wika (sa 
kalaunan ay tinawag na Hebreo). Nag-ingat si Noe 
ng isang tumpak na rekord ng mahahalagang pang- 
yayari habang nasa loob siya ng arka.---Gen 7:11, 
12, 24: 8:2-6, 10, 12-14. 

Pagpapala Pagkatapos ng Baha at ang Ti- 
pang Bahaghari. Pagkaraan ng mga isang taon 
sa loob ng arka, si Noe at ang kaniyang pamilya ay 
lumabas tungo sa isang bagong-linis na lupa. Ang 
arka ay lumapag sa Kabundukan ng Ararat. Bilang 
pagpapahalaga sa maibiging-kabaitan, awa, at pro- 
teksiyon ni Jehova, nagtayo si Noe ng isang altar at 
naghandog ng “ilan sa lahat ng malilinis na hayop 
at sa lahat ng malilinis na lumilipad na nilalang” bi- 
lang hain kay Jehova. Ikinalugod ito ni Jehova at 
isiniwalat niya kay Noe na hindi na susumpain ang 
lupa, ni sasaktan man ng Diyos ang lahat ng ba- 
gay gaya ng ginawa niya. Laging magkakaroon ng 
"paghahasik ng binhi at pag-aani, at ng lamig at 
init, at ng tag-araw at taglamig, at ng araw at gabi." 
--Gen 8:18-22. 

Pinagpala ni Jehova ang mga nakaligtas sa Baha, 
at inutusan sila: “Magpalaanakin kayo at magpaka- 
rami at punuin ninyo ang lupa.” Pagkatapos ay gu- 
mawa siya ng mga bagong batas para sa kanilang 
kapakanan: (1) May-kabaitan niya silang pinahintu- 
lutan na kumain ng karne ng hayop, (2) ngunit ya- 
mang ang kaluluwa ay nasa dugo, ang dugo ay 
hindi dapat kainin: (3) itinatag ang paglalapat ng 
parusang kamatayan sa pamamagitan ng itinala- 
gang awtoridad. Ang mga kautusang ito ay kapit sa 
buong sangkatauhan, bilang mga supling ng tatlong 
anak ni Noe.---Gen 1:28: 9:1-7; 10:32. 

Pagkatapos gawin ang mga batas na ito, sinabi ni 
Jehova: “At kung tungkol sa akin, narito, itinatatag 
ko ang aking tipan sa inyo at sa inyong supling na 
kasunod ninyo, at sa bawat kaluluwang buhay na 
kasama ninyo, sa mga ibon, sa mga hayop at sa la- 
hat ng nilalang na buhay sa lupa na kasama ninyo 
... Oo, itinatatag ko ang aking tipan sa inyo: Hindi 
na lilipulin pa ang lahat ng laman sa pamamagitan 
ng tubig ng isang delubyo, at hindi na magkakaro- 
on pa ng delubyo na sisira sa lupa.” Hanggang 
sa ngayon, ang bahaghari ay nagsisilbing “tanda,” 
o tagapagpaalaala, ng tipang ito.---Gen 9:8-17: Isa 
54:9. 


NOEMI 


Pagkalango ni Noe. Si Noe ay nabuhay nang 
350 taon pagkaraan ng Baha. Tahasan at buong ka- 
tapatang sinasabi ng ulat: “At si Noe ay nagpasi- 
mula bilang isang magsasaka at nagtanim ng isang 
ubasan. At siya ay nagsimulang uminom ng alak at 
nalango, kaya naghubad siya sa loob ng kaniyang 
tolda.” (Gen 9:20, 21) Hindi ito nagpapahiwatig na 
si Noe ay isang lasenggo. Iniuulat ng Bibliya ang 
pangyayaring ito upang ibigay ang tagpo ng insi- 
denteng kasunod nito, isang pangyayari na nakaa- 
pekto nang malaki sa kasaysayan ng daigdig. Bago 
ang Baha, hindi nagpapakasasa si Noe sa “pag- 
inom’ na gaya ng balakyot na lipunang iyon, na ti- 
yak na ginagawa nila nang walang patumangga. 
Pinapurol nito ang kanilang pakiramdam at wa- 
lang-alinlangang isa ito sa mga dahilan kung ba- 
kit ipinagwalang-bahala nila ang babala ng Diyos, 
anupat hindi nagbigay-pansin “hanggang sa du- 
mating ang baha at tinangay silang lahat.”---Mat 
24:38, 39, Luc 17:27. 

Habang natutulog si Noe sa kaniyang tolda, si 
Ham at maaaring pati ang anak nito na si Canaan 
ay gumawa ng isang bagay na maituturing na ka- 
walang-galang kay Noe. Ang ulat ay kababasahan: 
“Nang dakong huli ay nagising si Noe mula sa pag- 
kalango niya sa alak at nalaman niya ang ginawa 
sa kaniya ng kaniyang bunsong anak.” Karaniwan 
nang ipinapalagay na si Ham ay tinutukoy rito bi- 
lang “bunsong anak" ni Noe. Gayunman, sa Bibliya, 
ang pananalitang ito ay tumutukoy kung minsan sa 
isang apo, na sa kasong ito ay si Canaan. Anuman 
ang naging situwasyon, sinabi iyon ng ama ni Cana- 
an na si Ham sa kaniyang dalawang kapatid sa ha- 
lip na takpan niya ang kahubaran ni Noe gaya ng gi- 
nawa nila. Nang malaman ito ni Noe, isinumpa niya 
si Canaan at pinagpala niya ang Diyos ni Sem na si 
Jehova.---Gen 9:20-27. 

Paghihimagsik ni Nimrod. Si Noe ang unang 
patriyarka ng lipunang umiral pagkatapos ng Baha. 
(Gen 10:1-32) Gayunman, habang siya'y nabubu- 
hay pa, muling bumangon ang huwad na relihiyon 
sa gitna niyaong mga nasa ilalim ng pangunguna ni 
Nimrod, gaya ng makikita sa kanilang mapaghi- 
magsik na pagtatangkang magtayo ng isang tore 
na ang taluktok ay nasa langit' dahil baka mangalat 
sila “sa ibabaw ng buong lupa.” Salungat ito sa utos 
ng Diyos na “punuin ang lupa,’ at isa ring paghihi- 
magsik laban sa posisyon ni Noe bilang propeta ng 
Diyos. Namatay si Noe mga dalawang taon bago ipa- 
nganak si Abraham. Samakatuwid, nakita niya ang 
kahatulan ni Jehova sa mga tagapagtayo ng Tore ng 
Babel at ang pangangalat ng mga mapaghimagsik 
na iyon sa ibabaw ng lupa. Hindi nasangkot sina Noe 
at Sem sa pagtatayo ng tore kung kaya hindi nila 
naranasang guluhin ang kanilang wika, kundi patu- 


486 


loy nilang sinalita ang orihinal na wika ng tao, 
na ibinigay ng Diyos kay Adan.---Gen 9:1, 28, 29; 
11:1-9. 

Isang Makahulang Parisan. Ang mga prope- 
tang sina Isaias, Ezekiel, at Jesu-Kristo, gayundin 
ang mga apostol na sina Pedro at Pablo, ay pawang 
bumanggit sa lingkod ng Diyos na si Noe. Ipinakita 
ni Jesus at ni Pedro na ang mga araw ni Noe ay ma- 
kahulang lumalarawan sa “pagkanaririto ng Anak 
ng tao" at sa isang panghinaharap na “araw ng pag- 
huhukom at ng pagkapuksa ng mga taong di-maka- 
diyos.” Nang iligtas ni Jehova si Noe at ang pamilya 
nito at nang puksain niya ang balakyot na sanlibu- 
tang iyon, siya ay “naglagay ng isang parisan para 
sa mga taong di-makadiyos tungkol sa mga bagay 
na darating.'---2Pe 3:5-7: 2:5, 6, Isa 54:9, Eze 14:14, 
20, Mat 24:37-39: Heb 11:7: 1Pe 3:20, 21. 


NOEMI [Ang Aking Kaigayahan]. Biyenan ni 
Ruth, na isang ninuno ni David at ni Jesu-Kristo. 
--Mat 1:5. 

Si Noemi ay asawa ni Elimelec, isang Eprateo na 
mula sa Betlehem ng Juda, noong mga araw ng 
mga Hukom. Noong panahon ng isang matinding 
taggutom, siya at ang kaniyang asawa at dalawang 
anak, sina Mahalon at Kilion, ay lumipat sa Moab. 
Doon namatay si Elimelec. Nang maglaon, ang kani- 
lang mga anak ay nag-asawa ng mga babaing Moa- 
bita, sina Ruth at Orpa, ngunit pagkaraan ng mga 
sampung taon ay namatay ang mga anak na ito 
nang walang anak.--Ru 1:1-5. 

Ipinasiya ng nangungulilang si Noemi na bumalik 
sa Juda. Sinamahan siya ng kaniyang dalawang ba- 
long manugang, ngunit iminungkahi ni Noemi na 
bumalik ang mga ito at mag-asawa sa kanilang sari- 
ling lupain, sapagkat si Noemi ay “napakatanda na 
upang ariin ng isang asawa” at walang mailalaang 
mga anak na magiging mga asawa nila. Si Orpa ay 
bumalik, ngunit si Ruth ay pumisan kay Noemi, da- 
hil sa pag-ibig kay Noemi at sa Diyos nito na si Je- 
hova.--Ru 1:6-17. 

Pagdating sa Betlehem, sinabi ni Noemi sa mga 
babaing bumabati sa kaniya: “Huwag ninyo akong 
tawaging Noemi [Ang Aking Kaigayahan]. Tawagin 
ninyo akong Mara [Mapait], sapagkat lubha akong 
pinapait ng Makapangyarihan-sa-lahat.” (Ru 1:18- 
21) Yamang noon ay panahon ng pag-aani ng seba- 
da, kusang-loob na yumaon si Ruth upang maghi- 
malay para matustusan si Noemi at ang kaniyang 
sarili, at sa di-sinasadya ay napadako siya sa bukid 
ni Boaz. (Ru 2:1-18) Nang sabihin niya kay Noe- 
mi kung kaninong bukid siya nagtrabaho, napag- 
unawa ni Noemi ang patnubay ni Jehova sa nangya- 
ri, yamang si Boaz ay isang malapit na kamag-anak 
ni Elimelec at samakatuwid ay isa sa kanilang mga 
manunubos. Tinagubilinan niya si Ruth na itawag- 


487 


pansin kay Boaz ang bagay na ito. (Ru 2:19-3:18) 
Agad na tumugon si Boaz, anupat sinunod ang kau- 
galiang legal na pamamaraan ng pagtubos sa ari- 
arian ni Elimelec mula kay Noemi. Sa gayon ay na- 
ging asawa ni Boaz si Ruth bilang kahalili ni Noemi, 
alinsunod sa batas ng pag-aasawa bilang kapatid, 
o bilang bayaw. Nang magkaanak sila ng isang lala- 
ki, binigyan iyon ng mga kapitbahay na babae ng 
pangalang Obed, na sinasabi: “Isang anak na lalaki 
ang isinilang kay Noemi.” Sa gayon, si Obed ay na- 
ging legal na tagapagmana ng Judeanong sambaha- 
yan ni Elimelec.---Ru 4:1-22. 


NOGA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “sumikat”]. Anak ni Haring David, ipinanga- 
nak sa kaniya sa Jerusalem.— 1Cr 3:5-7, 14:3-6. 


NOGALES, MGA PUNO NG [sa Heb., eghohz: 
sa Ingles, nut trees]. Binanggit ng dalagang Shula- 
mita sa Awit ni Solomon (6:11) na lumusong siya “sa 
hardin ng mga puno ng nogales.” Maaaring ang 
mga puno ng nogales na tinutukoy rito ay mga wal- 
nut tree (Juglans regia). Ang punungkahoy na ito 
ay katutubo sa timog-silangang Europa at kanlura- 
ning Asia at sa kasalukuyan ay itinatanim ito sa 
Galilea at sa mga dalisdis ng Lebanon at Bun- 
dok Hermon. Binanggit ng Judiong istoryador na si 
Josephus na sagana itong tumutubo sa lugar ng Da- 
gat ng Galilea noong unang siglo C.E. (The Jewish 
War, II, 516, 517 [x, 8]) Ang walnut ay isang 
magandang punungkahoy, anupat tumataas nang 
hanggang 9 na m (30 piye) at may mababangong 
dahon na naglalaan ng mainam na lilim. Ang kahoy 
nito ay may pinong hilatsa at gustung-gusto ng 
mga manggagawa ng kabinet dahil sa ganda. Ang 
bunga ng punungkahoy ay nakapaloob sa isang bu- 
not na may tannic acid at kapag pinakuluan ay nag- 
lalabas ng tina na matingkad na kayumanggi. Ang 
laman ng mga nogales ay lubhang nagugustuhan 
dahil sa masarap na lasa nito at pinipisa upang 
maglabas ng langis na ang kalidad ay halos kapan- 
tay ng langis ng olibo. 


NOHA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “magpahinga, manatili”]. Ang ikaapat na na- 
katalang anak ni Benjamin. (1Cr 8:1, 2) Yamang 
hindi siya binanggit kasama ng mga nakatala sa 
Genesis kabanata 46, malamang na ipinanganak 
siya pagkatapos na pumasok sa Ehipto ang pamilya. 
Ipinapalagay ng ilan na ang Noha ay isa pang 
pangalan ni Sepupam o ang kaniyang inapo.---Bil 
26:39. 


NOO. Ang bahagi ng mukha sa gawing itaas ng 
mga mata. Ang isang pananalitang Hebreo na isi- 
naling “noo” (Deu 14:1) at ang salitang Griego para 


NOO 


sa “noo” (me'to:pon) ay literal na nangangahulu- 
gang “sa pagitan ng mga mata.” Noong sinaunang 
panahon, ang noo, yamang napakaprominente at 
hantad na bahagi ng isang indibiduwal, ay isang 
dako kung saan minamarkahan ang mga alipin 
upang makita ng lahat kung sino ang panginoong 
may-ari sa mga ito. Minamarkahan din sa gayong 
paraan ang mga deboto ng ilang paganong diyos. 
Maging sa ngayon, sinusunod ng ilan ang kaugali- 
an ng paglalagay ng mga relihiyosong marka sa 
noo, upang malaman ng iba ang debosyon nila sa 
kanilang mga relihiyosong paniniwala. 

Marka sa Noo. Sa Bibliya, ang pagkakaroon ng 
marka sa “noo” ay ginagamit din sa makasagisag na 
paraan upang ipakita na ang isa ay alipin ng tunay 
na Diyos o ng iba. Sa Apocalipsis 7:2-4, tinutukoy 
roon ang pagtatatak sa noo na ginawa ng mga ang- 
hel sa 144,000 katao. (Tingnan ang PANTATAK, TA- 
TAK.) Sa ibang bahagi ng pangitain sa Apocalipsis, 
ang 144,000 ay inilalarawang may pangalan ng 
Kordero, si Jesu-Kristo, at pangalan ng kaniyang 
Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Bilang ka- 
sintahang babae ng Kordero, angkop lamang na 
tanggapin nila ang kaniyang pangalan. (Apo 14:1; 
22:3, 4) Yamang ang wikang Hebreo ay makala- 
wang ulit na binanggit sa aklat ng Apocalipsis (9:11, 
16:16) at yamang ang apostol na si Juan ay isang 
Hebreo, maaaring ang sagradong Tetragrammaton 
ang nakasulat sa mga noo ng 144,000, anupat ipina- 
kikilala sila nito bilang mga lingkod at mga saksi ni 
Jehova. 

Gaya ng inilarawan sa Ezekiel 9:3-6, isang grupo 
ng mga tao ang minamarkahan sa kanilang noo bi- 
lang proteksiyon mula sa pagpuksa ng mga puwer- 
sang pamuksa ng Diyos, ngunit sa pagkakataong ito 
ay hindi sila minamarkahan ng mga anghel, ni mi- 
namarkahan man sila sa pamamagitan ng isang 
“pantatak,” kundi ng isang lalaki na may “tintero ng 
kalihim.” Yamang inilalarawan sila bilang “nagbu- 
buntunghininga at dumaraing dahil sa lahat ng ka- 
rima-rimarim na bagay na ginagawa,” kapag “mi- 
narkahan"' sila, ipinakikita nila na sila ay mga alipin 
at mga deboto ni Jehova, ang kanilang mga pagkilos, 
mga gawain, at mga personalidad ay maliwanag na 
nagpapatunay sa bagay na ito sa harap ng lahat, 
anupat para bang nakasulat ito 'sa kanilang mga 
noo.” 

Sa pagtatatak ng mga alipin para sa pandaigdig na 
makapulitikang “mabangis na hayop” (tingnan ang 
Hayop, MAKASAGISAG NA MGA [Ang mabangis na ha- 
yop na may pitong ulo na mula sa dagat]), isang ma- 
kasagisag na marka ang inilalagay sa mga noo o sa 
mga kanang kamay ng mga tao, anupat sapilitan 
pa nga, gaya ng inilalarawan sa Apocalipsis 13: 
16, 17. Ipinakikilala niyaong mga tumatanggap ng 


NOP 


marka na sila ay laban sa Diyos at nakatakdang tu- 
manggap ng kaniyang galit na ibinubuhos nang wa- 
lang halo.--Apo 14:9-11, tingnan ang MARKA. 

Ang Mataas na Saserdote ng Israel. Sa Isra- 
el, sa harap ng turbante ng mataas na saserdote, sa 
ibabaw ng noo ng saserdote, ay may isang laminang 
ginto, “ang banal na tanda ng pag-aalay,” na sa iba- 
baw nito ay nakasulat sa pamamagitan ng “mga li- 
lok ng isang pantatak” ang mga salitang “Ang kaba- 
nalan ay kay Jehova.” (Exo 28:36-38, 39:30) Bilang 
punong kinatawan ng Israel sa pagsamba kay Jeho- 
va, angkop lamang na panatilihing banal ng mataas 
na saserdote ang kaniyang katungkulan, at ang ins- 
kripsiyong ito ay magsisilbi ring paalaala sa buong 
Israel na kailangan nilang manatiling banal sa pag- 
lilingkod kay Jehova. Nagsilbi rin itong angkop na la- 
rawan ng dakilang Mataas na Saserdote, si Jesu- 
Kristo, at ng bagay na inialay siya ni Jehova sa 
makasaserdoteng paglilingkod na ito na nagtatagu- 
yod ng kabanalan ng Diyos.---Heb 7:26. 

Babilonyang Dakila. Kabaligtaran naman nito, 
ang makasagisag na dakilang patutot ay may panga- 
lang “Babilonyang Dakila” sa kaniyang noo. Matagal 
nang kinakatawanan ng sinaunang Babilonya ya- 
ong bagay na balakyot at salansang sa Diyos.---Apo 
17:1-6, tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 

Iba Pang Pagkagamit sa Terminong Ito. Ang 
isa pang makasagisag na paggamit sa salitang “noo” 
ay masusumpungan sa Isaias 48:4, kung saan sinabi 
ni Jehova na ang noo ng Israel ay tanso, maliwanag 
na dahil labis-labis ang pagkasutil at paghihimagsik 
nito. Sa Jeremias 3:3, ang pangahas at walang-kahi- 
hiyang pag-aapostata ng di-tapat na Jerusalem ay 
inilalarawan sa isang metapora bilang “ang noo ng 
isang asawang babaing nagpapatutot.” Gayundin, sa 


O 


OBADIAS [Lingkod ni Jehova]. 

1. Isang ulo ng pamilya sa tribo ni Isacar, anak 
ni Izrahias at inapo ni Tola.— 1Cr 7:1-3. 

2. Isang Zebulonita na ang anak ay isang prin- 
sipe ng tribong iyon noong panahon ng pamama- 
hala ni David.--1Cr 27:19, 22. 

3. Isang makapangyarihang Gaditang mandi- 
rigma na tumawid sa Jordan habang kasalukuyan 
itong umaapaw at sumuporta kay David noong ma- 
muhay ito bilang isang takas dahil sa poot ni Saul. 
--ICr 12:8, 9, 14, 15. 

4. Ang katiwala ng sambahayan ni Ha- 
ring Ahab. Bagaman balakyot sina Haring Ahab at 


488 


Ezekiel 3:7-9, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, na nang- 
hula sa mga Israelitang matitigas ang ulo (sa literal, 
“matibay ang noo") at matitigas ang puso, na ginawa 
niyang “gaya ng diamante” ang noo ng propeta, sa di- 
wang binigyan niya ito ng lakas ng loob, determina- 
syon at katapangan upang maihatid niya ang mensa- 
he ng Diyos sa kanila. 

Noong may-kapangahasang agawin ni Haring 
Uzias sa ilegal na paraan ang tungkulin ng saserdo- 
te anupat tinangka niyang maghandog ng insenso 
sa ibabaw ng altar ng insenso sa templo ni Jehova, 
ang kaniyang kasalanan at ang hatol ni Jehova ay 
maliwanag at kaagad na nahayag sa pamamagitan 
ng biglang paglitaw ng ketong sa kaniyang noo. 
--2Cr 26:16, 19, 20. 


NOP. Ang kadalasang pangalan ng Memfis sa 
Hebreong Kasulatan, isang mahalagang lunsod sa 
sinaunang Ehipto.--Isa 19:13: Jer 2:16, 44:1, 46:14, 
19: Eze 30:13, 16; tingnan ang MEMFIS. 


NOPA. Ayon sa tekstong Masoretiko, lumilitaw 
na isang lugar sa Moab. (Bil 21:29, 30) Hindi alam sa 
ngayon kung saan ang dakong ito. 


NUMERO. 


NUN, I. Ama ng kahalili ni Moises na si Josue: 
anak ni Elisama na mula sa tribo ni Efraim.---Exo 
33:11: Jos 1:1: 1Cr 7:20, 26, 27. 


NUN, II [); pinal, Į]. Ang ika-14 na titik ng al- 
pabetong Hebreo. Isa ito sa limang titik Hebreo na 
may ibang anyo kapag ginagamit bilang huling ti- 
tik ng isang salita. Sa Hebreo, ito ang unang titik sa 
bawat isa sa walong talata sa Awit 119:105-112. 
--Tingnan ang HEBREO, Il. 


Tingnan ang BILANG, NUMERO. 


Jezebel, si Obadias ay may malaking takot kay Je- 
hova, anupat itinago niya ang 100 propeta ni Jeho- 
va “nang lima-limampu sa isang yungib” noong 
ipag-utos ni Jezebel na pataying lahat ang mga ito. 
Noong panahon ng tagtuyot na pinasapit ng Diyos 
na inihula ni Elias, pinaghatian ni Obadias at ng ka- 
niyang panginoong si Ahab ang isang teritoryo, at 
ang bawat isa ay naghahanap ng damong maipa- 
kakain sa mga alagang hayop nang masalubong ni 
Elias si Obadias. Hindi nakita ni Ahab si Elias no- 
ong panahon ng tagtuyot, na tumagal ng mga tat- 
long taon. Nang utusan si Obadias na ipaalam kay 
Ahab na bumalik na si Elias, dahil sa matinding ta- 


489 


kot ay nag-atubili siyang pumaroon hanggang no- 
ong bigyan siya ng katiyakan na hindi aalis ang 
propeta, sapagkat tiyak na papatayin ni Ahab ang 
kaniyang lingkod kung ang ulat na ito ay hindi to- 
too.— 1Ha 18:1-16. 

5. Isang prinsipe na isinugo ni Jehosapat upang 
magturo ng kautusan ni Jehova sa mga lunsod ng 
Juda.--2Cr 17:7, 9. 

6. Isang malayong inapo nina Saul at Jonatan sa 
tribo ni Benjamin.---1Cr 8:33-38, 9:44. 

7. Isang Meraritang Levita, isa sa mga tagapa- 
ngasiwa sa pagkukumpuni ng templo na iniutos ni 
Haring Josias na gawin.---2Cr 34:8, 12. 

8. Isang propeta ni Jehova at manunulat ng ika- 
apat sa tinatawag na mga aklat ng mga pangalawa- 
hing propeta. (Ob 1) Walang personal na imporma- 
syon ang nalalaman tungkol sa propetang ito ng 
ikapitong siglo B.C.E.--Tingnan ang OBADIAS, AK- 
LAT NG. 

9. Isang Levita na bumalik mula sa Babilonya at 
nanirahan sa Jerusalem. (1Cr 9:2, 3, 14, 16) Mali- 
wanag na tinatawag siyang Abda sa Nehemias 
11:17. Posibleng siya rin ang Blg. 13. 

10. Isang inapo ni David na nabuhay pagkatapos 
ng pagkatapon.--1Cr 3:5, 9, 10, 21. 

11. Ulo sa sambahayan ni Joab sa panig ng ama 
na nanguna sa 218 lalaki ng pamilyang ito pabalik 
sa Jerusalem kasama si Ezra noong 468 B.C.E.: 
anak ni Jehiel.---Ezr 8:1, 9. 

12. Isa sa mga saserdote (o kaniyang inapo) na 
lumagda bilang patotoo sa tipan ng katapatan na 
ginawa ng bumalik na mga tapon sa ilalim ng pag- 
kagobernador ni Nehemias.---Ne 9:38; 10:1, 5, 8. 


OBADIAS, AKLAT NG 


13. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan 
noong mga araw nina Nehemias at Ezra. (Ne 12:25, 
26) Posibleng siya rin ang Blg. 9. 


OBADIAS, AKLAT NG. Ang pinakamaik- 
ling makahulang aklat ng Hebreong Kasulatan. Isi- 
nulat ito ni Obadias, na may kinalaman sa kaniya 
ay walang ibang impormasyong nalalaman mali- 
ban sa kaniyang pangalan. Ang aklat na ito ay nag- 
lalaman ng isang kapahayagan ng kahatulan ni Je- 
hova laban sa Edom, naglalahad ng dahilan kung 
bakit ilalapat ang kahatulang iyon, at bumabanggit 
sa pagsasauli ng “sambahayan ni Jacob.” Pinatoto- 
tohanan ng pagkalipol ng mga Edomita bilang 
isang bayan at ng pagsasauli sa mga Israelita sa 
kanilang lupain na ang hula ni Obadias ay natupad 
nang may katumpakan.--Ob 17, 18, tingnan ang 
EDOM, MGA EDOMITA. 

Ang hula ay ibinigay dahil hindi tulad sa “kapa- 
tid” ang ginawang pakikitungo ng mga Edomita sa 
“mga anak ni Juda” nang dumanas ng pagkatalo 
ang mga ito. Sa pamamagitan ng kanilang ninu- 
nong si Esau, ang mga Edomita ay kamag-anak ng 
mga Israelita. Nagsaya ang mga Edomita dahil sa 
kapahamakan ng Juda, nakisali sila sa pagkuha ng 
samsam mula sa mga Judio, hinadlangan nila ang 
mga ito sa pagtakas mula sa lupain, at ibinigay pa 
nga nila ang mga ito sa kaaway. (Ob 12-14) Gaya ng 
makikita kung ihahambing ang hula ni Obadias sa 
mga salita ni Jeremias (25:15-17, 21, 27-29; 49:7- 
22) at ni Ezekiel (25:12-14: 35:1-15), malamang na 
naganap iyon noong wasakin ng mga hukbong Ba- 
bilonyo ang Jerusalem at samakatuwid ay maipa- 
palagay na isinulat ang aklat noong mga taong 
607 B.C.E. 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG OBADIAS 


Ang mga kahatulan ni Jehova laban sa Edom at ang pangako 
ng pagsasauli sa bayan ni Jehova 

Isinulat noong mga 607 B.C.E., ang taon nang itiwangwang ng 
mga Babilonyo ang Jerusalem 


Ang pakikibahagi ng Edom sa karahasang ginawa sa 
mga inapo ni Jacob 
Nang lupigin ang Jerusalem at dalhin sa pagkabihag ang 
mga tumatahan doon, ang Edom ay tumayo lamang sa 
tabi (tal 10, 11) 
Hindi sana siya nagsaya sa kapahamakan ng Juda, anupat 
nakisali sa pandarambong sa bayan ng Diyos at nagbigay 
ng mga natirang buhay sa kamay ng kaaway (tal 12-14) 
Sasapitan ng kapahamakan ang Edom 
Nanawagan si Jehova sa mga bansa na bumangon laban 
sa Edom sa pagbabaka (tal 1) 
Sa kabila ng kaniyang waring ligtas na kinalalagyan, ang 
Edom ay ibababa (tal 2-4) 


Ang mga magnanakaw o mga mang-aani ay kumukuha la- 
mang ng gusto nila at may itinitira pa; kapag bumagsak 
ang Edom, lubusan ang gagawing pandarambong sa kani- 
ya, lilinlangin siya niyaong mga may pakikipagtipan sa 
kaniya, at pupuksain ang kaniyang mga taong maruru- 
nong at makapangyarihan (tal 5-9) 

Gagawin din sa sambahayan ni Esau ang uri ng pakikitu- 
ngong ginawa nito sa Juda, maglalaho ang sambahayan 
ni Esau (tal 15, 18) 

Isasauli ang sambahayan ni Jacob 

Ang Sion ay magiging banal; ang sambahayan ni Jacob ang 
magiging apoy na tutupok sa sambahayan ni Esau gaya 
ng pinaggapasan (tal 17, 18) 

Aariin ng isinauling bayan ni Jehova “ang mga bagay na 
dapat nilang ariin,” pati na “ang bulubunduking pook ng 
Esau” (tal 19, 20) 


Ang paghahari ay magiging kay Jehova (tal 21) 


OBAL 


Yamang ang marami sa mga bagay na inihula sa 
Obadias ay inihula rin sa aklat ng Jeremias, maka- 
lawang ulit nitong tinitiyak na matutupad ang sali- 
ta ni Jehova may kinalaman sa Edom.---Ihambing 
ang Gen 41:32. 


OBAL. Ang ika-8 sa nakatalang 13 anak ni Jok- 
tan, na ang bawat isa sa kanila ay pinagmulan ng 
isa sa 70 pamilyang nabuhay pagkaraan ng Baha, 
inapo ni Sem. Hindi matiyak kung saan talaga nani- 
rahan ang tribo ni Obal, ngunit may mga kahawig 
na pangalan na matatagpuan sa TK Arabia na sa- 
kop ng Yemen.--Gen 10:21, 25-30, 1Cr 1:20, 22. 


OBED [Lingkod; Isa na Naglilingkod]. 

1. Isang inapo ni Juda, ang ama ni Jehu at anak 
ni Eplal na mula sa pamilya ni Jerameel.--1ICr 2: 
3, 25, 37, 38. 

2. Ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Si 
Obed ay anak ni Boaz sa kaniyang asawang si Ruth 
at isang ninuno ni Jesu-Kristo.---Ru 4:13-17, 21, 22, 
1Cr 2:12, Mat 1:5, Luc 3:32. 

3. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David.---1Cr 11:26, 47. 

4. Isang Levita na mula sa pamilya ni Kora, ang 
apo ni Obed-edom at anak ni Semaias. Naglingkod 
siya bilang isang bantay ng pintuang-daan “sa ba- 
hay ni Jehova. ”--1Cr 26:1, 4, 7, 12. 

5. Ama ng isang Azarias, isa sa “mga pinuno ng 
daan-daan” na tumulong sa mataas na saserdoteng 
si Jehoiada upang pabagsakin si Reyna Athalia nang 
sa gayon ay maitalaga si Jehoas bilang hari.---2Cr 
23:1, 12-15, 20, 24:1. 


OBED-EDOM 
Edom]. 

1. Isang Giteo na sa kaniyang tahanan nanatili 
ang kaban ng tipan nang tatlong buwan matapos 
ang muntik na pagkabuwal nito at ang kasabay na 
kamatayan ni Uzah. Sa panahong nanatili ito roon, 
si Obed-edom at ang kaniyang sambahayan ay pi- 
nagpala ni Jehova, at nang malaman ito ni David ay 
kinilala niyang pahiwatig iyon na pabor kay Jehova 
na dalhin ang sagradong kaban sa Jerusalem.---2Sa 
6:10-12, 1Cr 13:13, 14; 15:25. 

Si Obed-edom ay isang “Giteo.” Karaniwan na, 
ang terminong ito ay tumutukoy sa isang Filisteo na 
mula sa Gat, ngunit maaari rin itong tumukoy sa isa 
na mula sa Gat-rimon, isang Levitang lunsod sa Dan 
na nakaatas sa mga Kohatita. (Jos 21:20, 23, 24) Ya- 
mang ipinagkatiwala sa kaniya ang pangangalaga 
sa Kaban, kinailangang isa siyang Levita at sa gayon 
ay malamang na isang Giteo na mula sa Gat-rimon 
sa halip na isang Filisteong Giteo na mula sa Gat. 

Ang pangalang Obed-edom ay maraming ulit na 
masusumpungang kasama ng mga Levitang manu- 


[nangangahulugang “Lingkod ni 


490 


nugtog at mga bantay ng pintuang-daan noong pa- 
nahon ni David. May di-kukulangin sa dalawang ga- 
yong indibiduwal na tinukoy (1Cr 15:21, 24, 16:38), 
ngunit sa kabila nito ay imposibleng matiyak kung 
ang ilan pang mga teksto ay tumutukoy kaninuman 
sa mga ito, o sa iba pang mga indibiduwal na kapa- 
nahon niya. Sa gayon, si Obed-edom, na Giteo, ay 
posibleng siya rin ang alinman sa Blg. 2 o Blg. 3. 

2. Isang manunugtog at bantay ng pintuang- 
daan sa prusisyong nagdala sa Kaban sa Jerusalem. 
(1Cr 15:18, 21) Malamang na siya ang manunugtog 
na patuloy na naglingkod sa harap ng tolda ng Ka- 
ban sa Jerusalem. (1Cr 16:4, 5, 37, 38a) Posibleng 
siya rin ang Blg. 1. 

3. Isang bantay ng pintuang-daan sa prusisyon 
ding iyon. (1Cr 15:24) Maaaring siya rin ang “anak 
ni Jedutun.” (1Cr 16:38b) Posibleng siya rin ang 
Blg. 1 o Blg. 4. 

4. Isang Korahita sa permanenteng pangkat ng 
mga bantay ng pintuang-daan na, kasama ng 62 
kamag-anak, ay inatasang bantayan ang T na panig 
ng bakuran ng santuwaryo sa Jerusalem.---1Cr 26: 
1, 4-8, 13, 15, tingnan ang Blg. 3. 

5. Tagapag-ingat ng ginto, pilak, at iba pang ka- 
gamitan sa bahay ni Jehova noong panahon ng pag- 
hahari ni Haring Amazias. Nang salakayin ni Jeho- 
as ng Israel ang Jerusalem sa pagitan ng 858 at 
844 B.C.E., ang mga pag-aaring ito, at posibleng si 
Obed-edom mismo, ay dinalang lahat sa Samaria. 
- 2Cr 25:23, 24. 


OBIL. Isang Ismaelitang tagapag-alaga ng mga 
kamelyo ni David.--1Cr 27:30. 


OBOT. Isang kampamento ng mga Israelita sa 
pagitan ng Punon at ng Iye-abarim. Hindi alam 
kung saan ang lokasyon nito sa ngayon.---Bil 21:10, 
11; 33:43, 44. 


OCRAN [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magdala ng sumpa (kaguluhan) ']. Isang 
Aserita na ang anak na si Pagiel ay inatasang ma- 
ging pinuno ng tribo ni Aser pagkatapos ng Pag-alis 
mula sa Ehipto.--Bil 1:13, 16; 2:27, 7:72, 77: 10:26. 


ODED [[Ang Diyos ay] Nagpaginhawa]. 

1. Ama ng propetang si Azarias. (2Cr 15:1) Sina- 
sabi ng 2 Cronica 15:8 na si Oded mismo ay prope- 
ta: “At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito at 
ang hula ni Oded na propeta.” Inaalis ng ilang isko- 
lar ang mga salitang “ni Oded na propeta” diuma- 
no'y dahil pagkakamali ito ng tagakopya, ngunit 
hindi nito ipinaliliwanag kung bakit sinasabi ng ma- 
nunulat na narinig ni Asa “ang mga salitang ito at 
ang hula.” Ang iba ay gumagawa ng pagdaragdag 
upang kabasahan ng, “Narinig ni Asa ang mga sali- 


491 


tang ito at ang hula ni Azarias na anak ni Oded,” 
upang maging katugma ng Griegong Septuagint 
(Alexandrine Codex), Syriac na Peshitta, at ng Latin 
na Vulgate (mapanuring rebisyon ni Clement), ngu- 
nit hindi pa rin nito naipaliliwanag ang nabanggit 
na suliranin. Ang ikatlong solusyon ay tanggapin 
ang aktuwal na sinasabi ng tekstong Masoretiko, na 
nagpapahiwatig na si Oded mismo ay bumigkas ng 
hula na hindi iniulat sa rekord. Binigyang-pansin ni 
Asa ang mga salita ni Azarias (2Cr 15:2-7) at pati 
ang sa ama nito na si Oded. 

2. Isang propeta ng Samaria noong panahong 
nagpang-abot ang mga paghahari ni Peka ng Israel 
at ni Ahaz ng Juda (762-mga 759 B.C.E.). Matapos 
na lubusang talunin ng Israel at ng Sirya ang Juda, 
200,000 bihag mula sa timugang kaharian ang di- 
nala patungo sa Samaria. Gayunman, sinalubong ni 
Oded ang matagumpay na hukbo at binabalaan sila 
tungkol sa poot ng Diyos kung aalipinin nila ang ka- 
nilang mga kapatid. “Tutal,” ang paliwanag niya, da- 
hil lamang sa kabalakyutan ng Juda kung kaya pi- 
nahintulutan kayo ni Jehova na talunin sila. Ngayon 
ay huwag ninyo silang gawing mga lingkod ninyo 
anupat pasapitin ang pagngangalit ni Jehova sa 
inyo, ibalik ninyo ang mga bihag! Sinuportahan si 
Oded ng apat na lider na Efraimita, at ang mga bi- 
hag ay inasikaso at pinauwi.---2Cr 28:5-15. 


OG. Ang makapangyarihang Amoritang hari ng 
Basan (1Ha 4:19) na tinalo ng mga Israelita bago 
sila tumawid tungo sa Lupang Pangako. Si Og ay isa 
sa mga higanteng Repaim. Sa katunayan, ang kani- 
yang pagkalaki-laking bakal na langkayan (marahil 
ay isang sarkopagong yari sa itim na basalto) ay 
may sukat na 4 por 1.8 m (13.1 por 5.8 piye). (Deu 
3:11, tlb sa Rbi8) Siya at si Sihon ang namahala sa 
mga Amorita sa S ng Jordan. (Deu 3:13, 4:46, 47) 
Ang nasasakupan ni Og ay mula sa Bundok Hermon 
hanggang sa Jabok, isang teritoryo sa S ng Jordan 
na kinabibilangan ng 60 nakukutaang lunsod at 
maraming bayan sa kabukiran. (Deu 3:3-5, 8-10, 
Jos 12:4, 5; ihambing ang Bil 21:23, 24.) Ang kani- 
yang dalawang pangunahing lunsod ay ang Edrei at 
Astarot.--Deu 1:4: Jos 13:12. 

Ang pagkatalo ni Og sa mga kamay ng Israel ay 
naganap noong papatapos na ang 40-taong pagpa- 
pagala-gala ng Israel, mismong bago sila magkam- 
po sa Kapatagan ng Moab. Matapos talunin si Sihon, 
nakipagsagupaan ang Israel sa mga hukbo ni Og sa 
Edrei at, sa isang malaking bigay-Diyos na tagum- 
pay, pinatay nila si Og at ang kaniyang buong huk- 
bo at kinuha ang kaniyang mga lunsod at mga ba- 
yan bilang pag-aari. (Bil 21:33-22:1, Deu 3:1-13) 
Ang teritoryo ni Og ay naging bahagi ng mana ng 
Manases. (Bil 32:33, Deu 3:13: Jos 13:29-31) Ang ta- 


OHOLIBA 


gumpay ay nagdulot ng takot sa mga tumatahan sa 
Canaan at naging isang dahilan kung bakit naudyu- 
kan si Rahab at ang mga Gibeonita na makipagpa- 
yapaan sa Israel upang hindi rin sila malipol. (Jos 2: 
10, 11: 9:9, 10) Ang tagumpay ay isang malaking 
pampatibay-loob sa Israel at inalaala maging pagka- 
raan ng maraming siglo.--Deu 31:4: Ne 9:22, Aw 
135:10-12, 136:17-22. 


OHAD. Ang ikatlong nakatalang anak ni Si- 
meon. (Gen 46:10; Exo 6:15) Ang kaniyang pa- 
ngalan ay hindi lumilitaw bilang pinagmulan ng 
isang pamilya sa mas huling talaan ng rehistro. 
—Bil 26:12-14. 


OHEL [Tolda]. Isang anak ni Gobernador Zeru- 
babel at inapo ni David.--1Cr 3:19, 20. 


OHOLA [Ang Kaniyang Tolda [ng Pagsamba]. 
Inilalarawan ng Ezekiel kabanata 23 ang Samaria 
(kumakatawan sa sampung-tribong kaharian ng Is- 
rael) bilang ang patutot na si Ohola, ang nakatatan- 
dang kapatid ni Oholiba, kumakatawan sa Jerusa- 
lem (ang kaharian ng Juda). Ang bagay na ang 
sampung-tribong kaharian ay nagtatag ng sarili ni- 
tong mga sentro ng pagsamba ay maaaring ipina- 
hihiwatig ng pangalang Ohola, “Ang Kaniyang Tol- 
da [ng Pagsamba].” Ang kaniyang espirituwal na 
pagpapatutot ay nagsimula sa Ehipto at nagpatuloy 
sa Lupang Pangako. Nang dakong huli ay nasangkot 
na rito ang panunuyo niya sa mga Asiryano at ang 
pagsasagawa ng karumal-dumal na idolatrosong 
mga gawain, kabilang na ang paghahain ng mga 
anak. Dahilan sa kawalang-katapatan nito sa kani- 
ya, ibinigay ni Jehova si Ohola (ang hilagang kaha- 
rian) sa mga kamay ng mga Asiryano, na mga ma- 
ngingibig nito. 


OHOLIAB [Tolda ng Ama: posible, Ang Ama 
ang Aking Tolda [samakatuwid nga, panangga- 
lang]]. Pangunahing katulong ni Bezalel sa pagtata- 
yo ng tabernakulo: mula sa tribo ni Dan, anak ni 
Ahisamac. Si Oholiab ay “isang bihasang mangga- 
gawa at burdador at manghahabi sa sinulid na asul 
at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at si- 
nulid na iskarlatang kokus at mainam na lino.” 
--Exo 31:6, 35:34; 36:1, 2, 38:23. 


OHOLIBA [Ang Aking Tolda [ng Pagsamba] ay 
Nasa Kaniya]. Sa Ezekiel kabanata 23, ang kawa- 
lang-katapatan ng Jerusalem kay Jehova ay inilala- 
rawan sa alegoriya hinggil sa patutot na si Oholiba. 
Waring ipinahihiwatig ng kahulugan ng pangalang 
Oholiba ang bagay na ang tolda, o santuwaryo, ni 
Jehova ay nasa kaniyang teritoryo. (Ihambing ang 
OHOLA.) Gayunman, sa halip na pahalagahan ito at 
isapuso ang kaparusahan na sumapit sa kaniyang 


OHOLIBAMA 


kapatid na si Ohola (Samaria) dahil sa kawalang- 
katapatan, hindi lamang ipinagpatuloy ni Oholiba 
ang rekord ng kataksilan na pinasimulan sa Ehipto 
kundi gumawi siya nang masahol pa sa kaniyang 
kapatid. Nagsagawa siya ng idolatriya nang mala- 
wakan at nagkaroon ng pulitikal na pakikisangkot sa 
mga Asiryano at mga Babilonyo. Dahil dito ang ka- 
niyang dating mga mangingibig, ang mga Babilon- 
yo, ay inihulang darating laban sa kaniya at gaga- 
win siyang “bagay na katatakutan.” 


OHOLIBAMA [Tolda ng Mataas na Dako]. 

1. Isang Canaanitang asawa ni Esau. Ipinanga- 
nak niya kay Esau ang tatlong lalaki, sina Jeus, Ja- 
lam, at Kora, na pawang naging mga shik ng Edom. 
Si Oholibama ay anak ni Anah at apo ng Hivitang si 
Zibeon.--Gen 36:2, 5-8, 14, 18, 25: tingnan ang 
ANAH. 

2. Ang katawagan sa isang Edomitang shik; iki- 
nakapit ng ilang iskolar ang nakatalang mga panga- 
lang ito sa mga lugar, anupat naniniwalang ang 
mga ito ay dapat kabasahan ng, “shik ng Oholiba- 
ma,” at iba pa.--Gen 36:40, 41; 1Cr 1:51, 52. 


OLIBANO [sa Ingles, frankincense]. Isang pro- 
dukto ng ilang partikular na uri ng mga puno at 
palumpong na insenso na kabilang sa genus ng 
Boswellia, kamag-anak ng punong agwaras, o tere- 
binth, at gayundin ng mga punungkahoy na pi- 
nagkukunan ng balsamo at mira. Ang mga ito 
ay katutubo sa ilang bahagi ng Aprika at Asia. 
Ang terminong Hebreo para sa olibano (levoh:nah’ 
o levonah’) ay nagmula sa isang salitang-ugat na 
nangangahulugang “maging puti” at maliwanag na 
hinango ito mula sa malagatas na kulay nito. Ang 
Griegong li'ba-nos ay hinalaw sa Hebreo. 

Binabanggit ng Awit ni Solomon ang “burol ng 
olibano,” lumilitaw na sa makasagisag na paraan, 
ngunit maaaring ipinahihiwatig nito ang pagtata- 
nim ng mga punong insenso sa maharlikang mga 
parke ni Solomon. (Sol 4:6, 12-16: Ec 2:5) Ang oliba- 
no ay isang pangunahing paninda na dinala ng 
mga pulutong ng mga negosyanteng taga-Silangan 
na naglakbay sa mga ruta ng espesya mula sa 
T Arabia paahon sa Gaza malapit sa Mediteraneo at 
patungong Damasco. Ipinahihiwatig ng mga pagtu- 
koy ng Kasulatan na sa ganitong paraan ito inang- 
kat papasok sa Palestina mula sa Sheba.---Isa 60:6, 
Jer 6:20. 

Ang olibano ay nakukuha sa pamamagitan ng 
paggawa ng sunud-sunod na hiwa sa talob o sa 
pamamagitan ng pagtuklap sa talob nang may 
pagi-pagitan, anupat pinatutulo ang maputing ka- 
tas (pagkatapos hiwain nang ilang ulit ay nagkaka- 
bahid ito nang dilaw o pula) at pinamumuo bilang 


492 


mga patak na mga 2.5 sentimetro (1 pulgada) ang 
haba. Kapag natipon na, ang olibano ay binubuo ng 
maliliit na piraso, o butil, ng mabangong sahing na 
dagta na mapait ang lasa at naglalabas ng aroma- 
tikong amoy kapag sinunog.---Sol 3:6. 

Bukod pa sa mga pagtukoy sa Awit ni Solomon, 
ang olibano ay palagiang binabanggit sa Hebreong 
Kasulatan may kaugnayan sa pagsamba. (Ihambing 
ang 2Co 2:14-16.) Isa itong sangkap ng banal na in- 
senso na ginamit sa santuwaryo (Exo 30:34-38) at 
ginamit sa mga handog na mga butil (Lev 2:1, 2, 15, 
16; 6:15: Jer 17:26, 41:4, 5) at sa bawat hanay ng ti- 
napay na pantanghal ng santuwaryo (Lev 24:7). 
Ngunit hindi ito dapat ilakip sa mga handog ukol sa 
kasalanan (Lev 5:11) o sa “handog na mga butil ukol 
sa paninibugho.” (Bil 5:15) Walang alinlangan na ito 
ay dahil ang huling nabanggit na mga handog ay 
may kaugnayan sa kasalanan, o pagkakamali, at 
hindi inihahandog bilang hain ng papuri o pasasala- 
mat kay Jehova. 

Binabanggit na nag-imbak ng olibano sa mga gu- 
sali ng muling-itinayong templo, kasunod ng pag- 
babalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. (1Cr 9:29; 
Ne 13:5, 9) Ang mga astrologong taga-Silangan na 
dumalaw sa batang si Jesus ay nagdala ng olibano 
(Mat 2:11), at binabanggit ito bilang isa sa mga ka- 
lakal na ipinagbili sa Babilonyang Dakila bago ito 
mapuksa. (Apo 18:8-13) Ang terminong Griego para 
sa makalangit na sisidlan ng insenso, sa Apocalipsis 
8:3, 5, ay Ii-ba-no-tos' at hinalaw sa salitang Hebreo 
para sa “olibano.” 

Itinatala ng propetang si Isaias na hindi kinalu- 
lugdan at hindi sinasang-ayunan ni Jehova ang 
mga kaloob na insenso at ang paggamit nito kapag 
ang mga iyon ay inihahandog niyaong mga nagta- 
takwil sa kaniyang Salita.---Isa 66:3. 


OLIBO [sa Heb., za'yith, sa Gr., elai@]. Walang 
alinlangan na ang punong olibo ay isa sa pinakama- 
hahalagang halaman noong panahon ng Bibliya, 
anupat kasinghalaga ng punong ubas at ng puno ng 
igos. (Huk 9:8-13, 2Ha 5:26, Hab 3:17: San 3:12) Ma- 
aga itong binanggit sa rekord ng Bibliya, pagkaraan 
ng Baha, isang dahon ng olibo na iniuwi ng isang 
kalapati ang nagpahiwatig kay Noe na ang tubig ay 
kumati na.---Gen 8:11. 

Ang punong olibo (Olea europaea) ay hiyang sa 
mga dalisdis ng bundok ng Galilea at Samaria at sa 
gitnang matataas na lupain, gayundin sa buong lu- 
gar ng Mediteraneo. (Deu 28:40, Huk 15:5) Nabubu- 
hay ito sa mabato at mayesong lupa, na tuyung- 
tuyo naman para sa maraming iba pang halaman, 
at nakatatagal ito sa malimit na tagtuyot. Noong pa- 
nahon ng Pag-alis mula sa Ehipto, pinangakuan ang 
mga Israelita na ang lupaing papasukin nila ay 


493 


isang lupain ng “malalangis na olibo at pulot-pukyu- 
tan,” na may “mga ubasan at mga punong oli- 
bo na hindi [nila] itinanim.” (Deu 6:11, 8:8, Jos 
24:13) Yamang mabagal lumaki ang puno ng olibo 
at maaaring umabot nang sampung taon o mahigit 
pa bago ito mapag-anihan nang sagana, isang ma- 
laking bentaha para sa mga Israelita na ang mga 
punong ito ay tumutubo na roon. Pagkahaba-haba 
ng buhay ng punong ito, anupat namumunga ito 
sa loob ng daan-daang taon, at iminumungkahi na 
ang ilan sa mga punong olibo sa Palestina ay mahi- 
git na sa 1,000 taon. 

Ang mga punong olibo ay isang nakarerepres- 
kong tanawin sa buong Palestina, kadalasa'y naka- 
tanim sa mabatong mga hagdan-hagdang lupain sa 
gilid ng burol o nakalatag sa pinakasahig ng mga li- 
bis. Ang punong ito ay maaaring tumaas nang ma- 
higit sa 6 na m (20 piye). Ang mabukong katawan 
nito na may talob na kulay-abo ay may napakara- 
ming sanga na hitik sa mga dahong pahaba at kulay 
berdeng abuhin. Bagaman hindi karaniwang itinu- 
turing ng marami bilang isang evergreen, ang pu- 
nong ito ay gayong uri ng punungkahoy. Karaniwan 
itong namumulaklak sa bandang Mayo kung kailan 
ito nababalutan ng libu-libong bulaklak na mapus- 
yaw na dilaw. Binabanggit sa Bibliya na napakada- 
ling malaglag ng mga bulaklak na ito. (Job 15:33) 
Ang bunga, o berry, ng olibo ay berde kapag hilaw 
pa ngunit kapag nahinog ay nagkukulay-matingkad 
na purpura hanggang itim. Ang pag-aani ay gina- 


OLIBO 


gawa sa panahon ng taglagas (Oktubre-Nobyem- 
bre), at malimit pa ring gamitin ang sinaunang pa- 
mamaraan ng pagpaspas sa puno sa pamamagitan 
ng mga pamalo. (Deu 24:20, Isa 24:13) Noong pana- 
hon ng Bibliya, kinukuha ng mga naghihimalay ang 
mga bungang naiwan. (Isa 17:6) Likas na salit-sali- 
tan ang pamumunga ng punong ito, samakatuwid 
nga, ang masaganang ani ay sinusundan ng mahi- 
nang ani sa sumunod na taon. Ang sariwang bunga 
nito ay may mapait na substansiya na naaalis kapag 
ibinabad sa tubig na may asin, pagkatapos, ang mga 
olibo ay kinakain nang hilaw o inatsara. Gayunman 
ang pangunahing pakinabang sa mga ito ay ang ka- 
nilang langis, na bumubuo ng hanggang 30 porsi- 
yento o mahigit pa (ayon sa timbang) ng sariwang 
bunga. Ang isang mabungang puno ay mapagku- 
kunan ng mula 38 hanggang 57 L (10 hanggang 
15 gal) bawat taon. Napakatigas ng kahoy ng pu- 
nong ito at dapat patuyuin nang maraming taon 
upang mapakinabangan sa paggawa ng mga kaya- 
riang kahoy. 

Ang punong olibo ay hindi lamang nabubuhay 
nang maraming siglo kundi, kapag pinutol, magsisi- 
bol ito ng hanggang anim na bagong supang mula 
sa mga ugat nito na nagiging mga bagong puno, at 
kadalasan ay sa ganito ring paraan pinalalawig ng 
mga punong matatanda na ang kanilang buhay. Ka- 
limitang itinatanim ang mga bagong puno sa pama- 
magitan ng paggamit ng mga sibol na pinutol mula 
sa isang punong magulang na. Kaya naman ang- 
kop na angkop ang ilustrasyon ng 
salmista nang ihalintulad niya ang 
mga anak ng taong pinagpala sa 
“mga sibol ng mga punong olibo 
sa buong palibot ng iyong mesa.” 
- Aw 128:3. 

Paghuhugpong. Ang mga li- 
gaw na punong olibo na tumutubo 
sa mga gilid ng burol ay kadalasang 
hinuhugpungan ng mga pasanga 
mula sa mga alagang mabungang 
puno upang magluwal ang mga ito 
ng mabuting bunga. Parang hindi 
karaniwan, at hindi pa nga natural, 
na ihugpong ang ligaw na sanga 
sa isang alagang puno: pero gina- 
gawa ito ng ilang magsasaka no- 
ong unang siglo. Tinukoy ni Pablo 
ang di-pangkaraniwang pamama- 
raang ito sa kaniyang ilustrasyon 


Ang mga punong olibo ay 

hiyang sa mabatong lupa, na 
tuyung-tuyo naman para sa 
maraming iba pang halaman 


OLIBO, BUNDOK NG MGA 


sa Roma 11:17-24, kung saan inihalintulad niya ang 
mga Kristiyanong Gentil na naging bahagi ng “binhi 
ni Abraham” sa mga sanga ng isang ligaw na pu- 
nong olibo na inihugpong sa isang alagang puno 
upang halinhan ang di-mabungang mga sanga na 
pinutol at kumakatawan sa likas na mga miyem- 
brong Judio na itinakwil at inalis mula sa makasagi- 
sag na puno dahil sa kanilang kawalan ng pananam- 
palataya. (Gal 3:28, 29) Pinatitingkad ng pagkilos na 
ito, na “salungat sa kalikasan,” ang di-sana-nara- 
rapat na kabaitan ng Diyos sa gayong mga mana- 
nampalatayang Gentil at idiniriin nito ang mga pa- 
kinabang na natatamo nila bilang mga sanga ng 
“isang ligaw na olibo" nang tanggapin nila ang “ka- 
tabaan” ng mga ugat ng alagang olibo, sa gayon ay 
inaalis nito ang anumang saligan upang magham- 
bog ang mga Kristiyanong Gentil na ito.---Ihambing 
ang Mat 3:10, Ju 15:1-10, tingnan ang PAGHUHUG- 
PONG. 

Mga Taniman at mga Pisaan. Kapag ipinahi- 
hintulot ng mga kalagayan, halos bawat nayon sa 
Palestina ay may sarili nitong taniman ng olibo. 
Ang pagmimintis nito sa pamumunga, halimbawa, 
kapag napinsala ito ng pangunahin nitong kaaway, 
ang higad, ay isang malubhang kasakunaan para sa 
bayan. (Am 4:9) Si Haring David ay nagkaroon ng 
mahahalagang taniman ng olibo sa rehiyon ng Se- 
pela. (1Cr 27:28) Ang tagaytay ng bundok sa da- 
kong S ng Jerusalem, mga “isang araw ng sabbath 
na paglalakbay” ang layo, ay kilala sa mga olibo nito 
noong mga araw ni Haring David, at pagsapit ng pa- 
nahon ni Zacarias ay tinatawag na itong “bundok ng 
mga punong olibo.” (2Sa 15:30, Zac 14:4: Luc 19:29, 
22:39: Gaw 1:12) Pinatototohanan ng maraming si- 
naunang batong pisaan ng olibo na natagpuan sa 
buong Palestina na ang punong ito ay malawakang 
itinanim. Kalimitan na, ang “mga hardin" noong pa- 
nahong iyon ay mga taniman ng punungkahoy na 
ito at kadalasa'y may isang pisaan ng olibo. Kaya 
naman ang pangalan ng hardin na tinawag na Get- 
semani, kung saan tumigil si Jesus pagkatapos ng 
huling hapunan niya kasama ng kaniyang mga ala- 
gad, ay hinalaw sa terminong Aramaiko na gath 
shema-neh, nangangahulugang “isang pisaan ng la- 
ngis.” Kung minsan ay pinipisa rin ang mga olibo sa 
pamamagitan ng mga paa.---Mik 6:15. 

Makasagisag na Paggamit. Ang punong oli- 
bo ay ginagamit sa Bibliya sa makasagisag na pa- 
raan bilang simbolo ng pagiging mabunga, kagan- 
dahan, at dangal. (Aw 52:8, Jer 11:16; Os 14:6) Ang 
mga sanga nito ay isa sa mga ginagamit kapag Ka- 
pistahan ng mga Kubol. (Ne 8:15, Lev 23:40) Sa Za- 
carias 4:3, 11-14 at Apocalipsis 11:3, 4, ginagamit 
ang mga punong olibo bilang sagisag ng mga pina- 
hiran at mga saksi ng Diyos. 


494 


OLIBO, BUNDOK NG MGA. Isang hanay 
ng mga burol na batong-apog sa silanganing panig 
ng Jerusalem. Ito'y may layo na “isang araw ng 
sabbath na paglalakbay” at nakahiwalay sa lunsod 
dahil sa Libis ng Kidron. (Eze 11:23: Zac 14:4; Gaw 
1:12) Ang hanay na ito ng mga burol ay kinabibi- 
langan ng tatlong pangunahing taluktok. Ang Bun- 
dok Scopus, na pinakamataas at nasa pinakadulong 
hilaga, ay may taas na mga 820 m (2,700 piye) at 
sa gayo'y mas mataas pa sa pangkalahatang taas 
ng Jerusalem. Ang tinaguriang Bundok ng Pag- 
labag, o Bundok ng Pagkawasak, ang pinakadu- 
long timog sa mga taluktok na ito at may taas 
na mga 740 m (2,430 piye). Ang gitnang taluk- 
tok, na katapat ng Temple Mount, ay mga 812 m 
(2,664 na piye) sa pinakamataas na bahagi nito at 
ito ang karaniwang tinutukoy sa Bibliya bilang ang 
Bundok ng mga Olibo. Noong sinaunang panahon, 
ang tagaytay na ito ay sagana sa palma, mirto, pu- 
nungkahoy ng langis, at lalung-lalo na, sa mga pu- 
nong olibo. (Ne 8:15) Dahil sa mga punong olibo 
nito kung kaya tinawag na “Bundok ng mga Olibo” 
ang kabundukang ito. Gayunman, nang kubkubin 
ng Roma ang Jerusalem noong 70 C.E., ang mga 
puno sa Bundok ng mga Olibo ay pinagpuputol. 
- The Jewish War, V, 523 (xii, 4). 

May katangi-tanging mga pangyayari sa Bibli- 
ya na iniuugnay sa Bundok ng mga Olibo. Si Ha- 
ring David ay nakatapak at tumatangis na umahon 
sa Bundok ng mga Olibo noong tumatakas siya mula 
sa mapaghimagsik niyang anak na si Absalom. (2Sa 
15:14, 30, 32) Si Haring Solomon ay nagtayo ng 
matataas na dako para sa idolatrosong pagsamba sa 
bundok na ito sa “gawing kanan [timog] ng Bun- 
dok ng Pagkawasak.” Gayunman, nang maglaon 
ang mga iyon ay ginawang di-karapat-dapat ni Ha- 
ring Josias para sa pagsamba. (1Ha 11:7: 2Ha 23:13, 
tlb sa Rbi8) Noong unang siglo C.E., madalas maki- 
pagtagpo si Jesu-Kristo sa kaniyang mga alagad sa 
hardin ng Getsemani, na nasa mismong Bundok ng 
mga Olibo o nasa kapaligiran nito. (Mat 26:30, 36, Ju 
18:1, 2) Kapag nasa Jerusalem, nakaugalian na ni 
Jesus at ng kaniyang mga alagad na magpalipas ng 
gabi sa Betania sa S dalisdis ng Bundok ng mga Oli- 
bo, walang alinlangang doon sa tahanan nina Mar- 
ta, Maria, at Lazaro. (Mat 21:17, Mar 11:11, Luc 
21:37: Ju 11:1) Lumilitaw na mula sa Betfage, mala- 
pit sa Betania, ay sinimulan ni Jesus (na nakaupo sa 
bisiro ng isang asno) ang kaniyang matagumpay na 
paghayo sa Bundok ng mga Olibo patungong Jeru- 
salem. (Mat 21:1, 2, Mar 11:1; Luc 19:29) At sa Bun- 
dok ng mga Olibo niya ipinaliwanag sa kaniyang 
mga alagad kung ano ang magiging “tanda ng kani- 
yang pagkanaririto. (Mat 24:3, Mar 13:3) Nang da- 
kong huli, matapos siyang buhaying-muli, mula sa 


495 


Bundok Scopus 


BUNDOK a 
NG MGA 


OLIBO 


Ang mga numero ay tumutukoy 
sa taas ayon sa metro 


Bundok ng mga Olibo 
812 
S 
o 
LS 
? 
X 
Lugar nG 
emplo Ap 
Temp! S 
740 . 
mg 
< 
Bundok ng Paglabag 


740 


Bundok ng mga Olibo ay umakyat si Jesus sa langit. 
—Gaw 1:9-12. 


OLIMPAS. Isang Kristiyano sa Roma na pina- 
dalhan ng apostol na si Pablo ng mga pagbati.—Ro 
16:15. 


OMAR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “sabihin"]. Ikalawang nakatalang anak ng 
panganay ni Esau na si Elipaz, isang shik ng Edom. 
--Gen 36:10, 11, 15; 1Cr 1:36. 


OMEGA. Tingnan ang ALPHA AT OMEGA. 


OMER. Isang panukat ng tuyong bagay na ka- 
tumbas ng ikasampu ng isang epa. (Exo 16:16, 18, 
22, 32, 33, 36) Ang takal na epa ay tinutuos na 22 L 
(20 tuyong qt) batay sa arkeolohikal na katibayan 
hinggil sa mailalaman ng katumbas nitong bat na 
panukat ng likido. (Ihambing ang Eze 45:10, 11). Sa 
gayon, ang isang takal na omer ay katumbas ng 
2.2 L (2 tuyong qt). 

Isinisiwalat ng paghahambing ng tekstong He- 
breo ng Exodo 29:40 at Bilang 28:5 na ang 'ikasam- 


OMRI 


pung bahagi ay nangangahulugang ikasampu ng 
isang epa, o isang omer. Naglalaan ito ng saligan 
upang ang Hebreong ikasampung bahagi' ay isalin 
bilang “ikasampu ng isang epa.”--Bil 15:4, AT, NW, 
Ro, JP. 


OMRI. 

1. Ikalimang nakatala sa siyam na mga anak 
o mga inapo ni Beker, isang anak ni Benjamin.---1Cr 
7:6, 8. 

2. Prinsipe ng tribo ni Isacar noong panahon ng 
paghahari ni David, anak ni Miguel.--1Cr 27:18, 22. 

3. Ikaanim na hari ng hilagang sampung-tribong 
kaharian ng Israel. Walang anumang nakaulat tung- 
kol sa pinagmulang angkan ni Omri, kahit ang pa- 
ngalan ng kaniyang ama o tribo. Si Omri ang pinag- 
mulan ng ikatlong dinastiya ng Israel (yaong kina 
Jeroboam at Baasa ang nauna), anupat ang kani- 
yang anak na si Ahab at mga apong sina Ahazias at 
Jehoram ang humalili sa kaniya, at ang apat na ito 
sa kabuuan ay umabot nang mga 46 na taon (mga 
951-905 B.C.E.) sa trono. Ang apo sa tuhod ni Omri 
na si Athalia ay namahala nang anim na taon sa 
trono ng Juda. (2Ha 8:26, 11:1-3: 2Cr 22:2) Si Jehu, 
na lumipol sa sambahayan ni Ahab at nagtatag ng 
sumunod na dinastiya ng Israel, ay tinatawag na 
isang “anak [samakatuwid nga, kahalili] ni Omri” sa 
Black Obelisk ni Salmaneser II. (Ancient Near East- 
ern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 281) Sa ka- 
tunayan, patuloy na tinawag ng mga Asiryano ang 
Israel bilang “ang lupain ni Omri” at ang mga hari 
ng Israel bilang “ang sambahayan ni Omri” sa loob 
ng mahabang panahon kahit tumigil na ang pama- 
mahala ng kaniyang mga inapo---isang parangal sa 
kaniyang kapangyarihan. 

Si Omri ay umupo sa trono, hindi sa pamamagi- 
tan ng pagmamana, kundi sa pamamagitan ng ta- 
bak. Siya ang pinuno ng hukbo ng Israel sa ilalim ni 
Haring Elah (at marahil sa ilalim ng hinalinhan ni- 
yang si Baasa) nang pabagsakin ni Zimri, pinuno ng 
kalahati ng mga karo, si Elah, anupat kinuha ang 
pagkahari para sa kaniyang sarili at nilipol ang sam- 
bahayan at mga kaibigan ni Baasa. Nang maiulat ito 
sa hukbong Israelita, na nagkakampo noon laban sa 
mga Filisteo sa Gibeton, ginawa ng “buong Israel,” 
walang alinlangang ang mga ulo ng mga tribo “sa 
kampo,” na maging kanilang hari si Omri. Kaagad 
silang umalis sa Gibeton at dumaluhong sa Tirza na 
kabisera ni Zimri. Palibhasa'y nakikita ang kawa- 
lang-pag-asa ng kaniyang ipinakikipaglaban, sinu- 
nog ni Zimri ang bahay ng hari habang nasa loob 
siya, anupat buong-saklap na winakasan ang kani- 
yang pitong-araw na pamamahala.--- 1Ha 16:8-20. 

Ngunit isang bagong karibal ni Omri ang lumitaw 
—si Tibni na anak ni Ginat. Ang taong-bayan ay 
nanatiling nahahati sa loob ng mga apat na taon, 


ON 


anupat nang panahong iyon ay ipinapalagay na 
nagngalit ang digmaang sibil hanggang sa talunin 
ng mga tagasuporta ni Omri yaong kay Tibni, anu- 
pat naitatag ang di-matututulang pamamahala para 
kay Omri. Namatay si Zimri noong ika-27 taon ni 
Haring Asa ng Juda (mga 951 B.C.E.). (1Ha 16:15- 
18) Nang dakong huli, noong ika-31 taon ni Asa 
(mga 947 B.C.E.), namatay si Tibni sa isang paraang 
di-binanggit, anupat iniwan kay Omri ang mga 
walong taon ng nagsosolong pamamahala.--- 1Ha 
16:21-23, 29; tingnan ang KRONOLOHIYA. 

Ang “kalakasan” ay iniuukol kay Haring Omri. 
(1Ha 16:27) Ayon sa taludtod 4 hanggang 8 ng Ba- 
tong Moabita, sinakop ni Omri ang Moab, anupat 
ang panunupil ay ipinagpatuloy ni Ahab. (2Ha 3:4) 
Noong kalagitnaan ng kaniyang paghahari, may- 
katalinuhang inilayo ni Omri ang kaniyang kabisera 
mula sa Tirza, na napansin niyang napakadaling bi- 
hagin. Binili niya ang bundok na pag-aari ni Semer, 
na angkop na angkop para pagkutaan, at doon ay 
nagtayo siya ng isang bagong lunsod, ang Sama- 
ria, na may kakayahang makatagal sa mahahabang 
pagkubkob. (1Ha 16:23, 24) Tinatawag din siya sa 
mga inskripsiyong cuneiform bilang tagapagtatag 
nito, at ito rin ang naging kaniyang dakong libingan. 
(1Ha 16:28) Noong panahon ng kaniyang paghaha- 
ri, dumanas si Omri ng iba't ibang kabiguan, gaya 
ng pangangailangang isuko ang ilang lunsod sa hari 
ng Sirya (1Ha 20:34) at magbayad ng tributo sa 
Asirya, anupat siya ang unang Israelitang hari na 
gumawa nito. 

May kaugnayan sa relihiyon, ipinagpatuloy ni 
Omri ang pabulusok na kalagayan ng hilagang ka- 
harian, ipinagpatuloy niya ang idolatriya ni Jerobo- 
am, sa katunayan, ‘patuloy niyang ginawa ang ma- 
sama sa paningin ni Jehova at gumawa ng mas 
masama kaysa sa lahat ng nauna sa kaniya.” (1Ha 
16:25, 26) Pagkalipas ng mga 200 taon, sa pama- 
magitan ni Mikas, hinatulan ni Jehova ang Israel 
dahil sa pagsunod sa “mga batas ni Omri. ”---Mik 
6:16. 

4. Isang Judahita na ang inapo ay nanirahan sa 
Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
— 1Cr 9:3, 4. 


ON. Pangalan ng isang tao at ng isang lugar. 

1. [Kakayahang Magkaanak, Dinamikong Lakas]. 
Isang anak ni Peleth; isang pangunahing lalaki na 
mula sa tribo ni Ruben. (Bil 16:1) Kabilang siya sa 
mga nagprotesta laban kina Moises at Aaron, ngu- 
nit ang pangalan niya ay hindi lumilitaw na kabi- 
lang sa mga rebelde sa kanilang mga talumpati kay 
Moises noong dakong huli o nang parusahan sila ni 
Jehova ng pagkalipol. (Bil 16:2, 3, 12-14, 23-35) 
Ito ay maaaring dahil napakaliit ng bahaging gi- 
nampanan niya sa paghihimagsik, o maaaring ipi- 


496 


nahihiwatig pa nga nito na humiwalay siya roon 
pagkatapos ng unang pagsaway ni Moises sa mga 
nagsabuwatan. 

2. Isang sinauna at kilalang lunsod sa Ehipto, na 
di-kalayuan sa HS ng Cairo, sa S pampang ng Nilo 
at malapit sa dako kung saan nagsasanga ang ilog at 
nagsisimula ang rehiyon ng Delta. Sa mga rekord ng 
Ehipto, ang pangalan ng lunsod ay nakasulat bilang 
Junu, samantalang sa mga Asiro-Babilonyong re- 
kord ay binabanggit ito bilang Ana o Unu. Ipinapa- 
lagay na ang Ehipsiyong pangalan ay nangangahu- 
lugang “Lunsod ng Haligi,” marahil ay tumutukoy sa 
mga obelisko (matataas at papakitid na mga poste 
na ang patulis na dulo ay hugis-piramide) na dahil 
sa mga ito ay napabantog ang lunsod: o ang panga- 
lan ay maaaring tumutukoy sa sagradong bato (ti- 
natawag na benben) na kaugnay sa pagsamba sa 
diyos-araw na si Ra (Re). Tinawag ng mga Griego 
ang lunsod na ito na Heliopolis, nangangahulugang 
“Lunsod ng Araw,” dahil ito ang pangunahing sen- 
tro noon ng Ehipsiyong pagsamba sa araw. 

Ang On ay unang lumilitaw sa rekord ng Bibliya 
bilang ang lunsod ng saserdoteng si Potipera, na 
ang anak na si Asenat ay ibinigay kay Jose bilang 
asawa nito. (Gen 41:45, 50) Kalakip sa mismong 
pangalang Potipera ang pangalan ni Ra na diyos- 
araw. 

Sa paglipas ng panahon, ang pagkasaserdote ng 
On ay naging napakayaman, anupat naging karibal 
ng pagkasaserdote ng Memfis sa bagay na ito at na- 
higitan lamang ng pagkasaserdote ng Thebes (No- 
amon sa Bibliya). Kaugnay ng templo nito para sa 
araw, isang paaralan ang pinangasiwaan para sa 
pagsasanay ng mga saserdote at para sa pagtuturo 
ng medisina. Ang mga Griegong pilosopo at mga is- 
kolar ay pumaparoon upang mag-aral ng makasa- 
serdoteng teolohiya, at ang On ay napabantog bi- 
lang ang sentro ng karunungang Ehipsiyo. 

Inihula ng propetang si Jeremias na dadaluhungin 
ni Haring Nabucodonosor ang Ehipto at “pagdudu- 
rug-durugin niya ang mga haligi ng Bet-semes, na 
nasa lupain ng Ehipto.” (Jer 43:10-13) Ang Bet- 
semes ay waring katumbas ng pangalang Griego na 
Heliopolis at nangangahulugang “Bahay ng Araw.” 
Kaya malamang na ang tinutukoy rito ay ang lunsod 
ng On, at “ang mga haligi” na dudurugin ay maaa- 
ring tumutukoy sa maraming obelisko sa palibot ng 
templo ng araw. 

Ang hula ni Ezekiel ay may gayunding babala. 
(Eze 30:10, 17) Dito ang paglalagay ng tuldok-pati- 
nig sa pangalang Hebreo ay naiiba roon sa nasa Ge- 
nesis anupat ang pangalan ay literal na Aven (sa 
Heb., 'awen). Iminumungkahi ng ilang iskolar na 
ginawa ito bilang pagbibigay ng ikalawang kahulu- 
gan, yamang ang Aven ay nangangahulugang “Pa- 


497 


nanakit, Bagay na Nakasasakit,” at ang On ay isang 
sentro ng idolatriya. 

Maaaring ito rin ang kaso sa Isaias 19:18, kung 
saan ang tekstong Masoretiko ay tumutukoy sa isa 
sa “limang lunsod sa lupain ng Ehipto na nagsasali- 
ta ng wika ng Canaan at nanunumpa kay Jehova” 
bilang “Ang Lunsod ng Pagkagiba [sa Heb., Tr ha- 
He'res|." Sa Dead Sea Scroll of Isaiah ay Tr ha- 
Che'res, nangangahulugang “Lunsod ng Araw,” sa 
gayon ay tumutukoy sa On (Heliopolis). Dito muli ay 
maaaring may sinasadyang pagbibigay ng ikala- 
wang kahulugan, anupat ang Heres (pagkagiba) ay 
ipinalit sa Che'res (isa pang salitang Hebreo para sa 
“araw” na hindi gaanong ginagamit kaysa sa she'- 
mesh) dahil sa intensiyon ni Jehova na wasakin ang 
idolatrosong lunsod ng On. Ang pakahulugan sa ba- 
haging ito ng bersikulo na masusumpungan sa mga 
Aramaikong Targum ay kababasahan: “(Lunsod ng) 
Bahay ng Araw, na wawasakin.” 

Maliban pa sa inihulang mapangwasak na pagsa- 
lakay ni Nabucodonosor, ang On (Heliopolis) ay ma- 
liwanag na dumanas ng higit pang dagok nang lu- 
pigin ni Cambyses Il ang Ehipto (ayon kay Strabo, 
isang Griegong heograpo na nabuhay malapit sa pa- 
simula ng Karaniwang Panahon). (Geography, 17, 1, 
27) Noong panahon ni Strabo, naiwala na ng Helio- 
polis ang importansiya nito at hindi na tinatahanan 
ang ilang bahagi nito. Sa ngayon, isang nayong ti- 
natawag na Al-Matariya ang nasa sinaunang loka- 
syon, at ang tanging nalalabi sa dating karilagan ng 
lugar na iyon ay isang obelisko na yari sa pulang 
granito na mula pa noong paghahari ni Sesostris I. 
Ang ibang mga obelisko mula sa Heliopolis ay ma- 
kikita ngayon sa New York, London, at Roma. 


ONAM [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “kakayahang magkaanak, dinamikong la- 
kas]. 

1. Huli sa limang nakatalang anak ng Horitang 
shik na si Sobal, at apo ng ninuno ng mga Horita na 
si Seir.---Gen 36:20, 21, 23, 1Cr 1:40. 

2. Isang anak ni Jerameel at kawing sa talaang- 
kanan ng Jerameelita sa tribo ni Juda; ang pangalan 
ng kaniyang ina ay Atara.--1Cr 2:26, 28. 


ONAN [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “kakayahang magkaanak, dinamikong la- 
kas"]. Isang anak ni Juda, ang kaniyang ikalawang 
anak sa Canaanitang anak na babae ni Shua. (Gen 
38:2-4, 1Cr 2:3) Matapos patayin ni Jehova ang wa- 
lang-anak at nakatatandang kapatid ni Onan na si 
Er dahil sa paggawa ng masama, sinabihan ni Juda 
si Onan na tuparin sa balo ni Er na si Tamar ang 
pag-aasawa bilang bayaw. Kung magkakaanak sila 
ng isang lalaki, hindi ito pagmumulan ng pamilya ni 
Onan, at ang mana ng panganay ay magiging 


ONESIMO 


pag-aari nito bilang tagapagmana ni Er, samanta- 
lang kung hindi magkakaroon ng tagapagmana, kay 
Onan mapupunta ang mana. Nang sipingan ni Onan 
si Tamar, “pinatapon niya ang kaniyang semilya sa 
lupa” sa halip na ibigay ito kay Tamar. Hindi mas- 
turbasyon ang ginawa ni Onan, sapagkat sinasabi 
ng ulat na “nang sipingan niya ang asawa ng kani- 
yang kapatid” ay pinatapon niya ang kaniyang se- 
milya. Maliwanag na ito'y isang kaso ng “coitus 
interruptus,” anupat sinadya ni Onan na huwag ipa- 
sok sa sangkap ni Tamar ang semilya na lumabas sa 
kaniya. Dahil sa pagsuway niya sa kaniyang ama, sa 
kaniyang kaimbutan, at sa kaniyang pagkakasala la- 
ban sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa, hindi da- 
hil sa pag-aabuso sa sarili, si Onan, na wala ring 
anak, ay pinatay ni Jehova.---Gen 38:6-10, 46: 12: Bil 
26:19. 


ONESIFORO [Tagapagdala ng Pakinabang]. 
Isang Kristiyano na tinukoy sa ikalawang liham 
ni Pablo kay Timoteo. (2Ti 4:19) Kabaligtaran ng 
ibang mga nasa distrito ng Asia na tumalikod kay 
Pablo, si Onesiforo ay nanatiling isang matapat na 
tagasuporta at, noong siya'y nasa Roma, masikap 
niyang hinanap si Pablo sa kabila ng panganib na 
idudulot nito sa kaniya. Hindi niya ikinahiya ang 
mga gapos ng bilangguan ni Pablo kundi nag-ukol 
siya ng mabuting paglilingkod sa apostol, gaya ng 
ginawa niya sa Efeso. Lubhang pinahalagahan ni 
Pablo ang pagkamatapat na ito at ipinanalangin 
niya na si Onesiforo at ang sambahayan nito ay tu- 
manggap ng awa ni Jehova.--2Ti 1:15-18. 

Ang bagay na ang sambahayan ni Onesiforo ang 
pinadalhan ni Pablo ng mga pagbati sa halip na si 
Onesiforo mismo (2Ti 4:19) ay hindi naman nanga- 
ngahulugan na siya ay patay na, bagaman maaa- 
ring posible iyon. Marahil ay wala lamang siya 
noon sa piling ng kaniyang pamilya o maaaring ka- 
sama na siya sa panlahatang pagbati na ipinada- 
la sa kaniyang sambahayan ng mga mananampa- 
lataya. 


ONESIMO [Kapaki-pakinabang]. Isang takas na 
alipin na tinulungan ni Pablo na maging isang Kris- 
tiyano. Si Onesimo ay lingkod ni Filemon, isang 
Kristiyanong taga-Colosas, ngunit tumakas siya 
mula sa Colosas patungong Roma. Maaari pa ngang 
ninakawan muna niya ang kaniyang panginoon 
upang makapaglakbay. (Col 4:9: Flm 18) Malaki ang 
posibilidad na nakilala niya si Pablo o nabalitaan 
man lamang ang tungkol dito sa pamamagitan ni 
Filemon, sapagkat, bagaman hindi espesipikong bi- 
nabanggit na dumalaw si Pablo sa Colosas noong 
mga paglalakbay nito bilang misyonero, naglakbay 
naman si Pablo sa kalakhang lugar na iyon at kilala 


ONICA 


niya si Filemon. (Gaw 18:22, 23; Flm 5, 19, 22) Anu- 
man ang naging kalagayan, sa isang paraang di- 
binanggit, si Onesimo ay nakasama ni Pablo sa 
Roma at di-nagtagal ay naging isang Kristiyano. 
(Flm 10) Ibang-iba kung ihahambing sa dati niyang 
kawalang-silbi kay Filemon bilang alipin, ngayon ay 
naging lubha siyang kapaki-pakinabang kay Pablo 
bilang isang ministro, isang “tapat at minamahal na 
kapatid” na tinatawag ni Pablo na “ang aking sari- 
ling magiliw na pagmamahal. ”---Col 4:9, Flm 11, 12. 

Magkagayunman, si Onesimo ay isa pa ring takas 
na alipin, at dahil sa kaayusang panlipunan nang 
panahong iyon ay kailangan siyang pabalikin ni Pa- 
blo sa may-ari sa kaniya, bagaman bantulot itong 
gawin iyon sapagkat siya ay naging isang napakahu- 
say na kasamahan. Gayunman, hindi maaaring pili- 
tin ng apostol si Onesimo na bumalik, kaya iyon ay 
nakasalalay at bunga ng sariling pagkukusang-loob 
ni Onesimo na umalis. Nang isugo si Onesimo, isina- 
ayos ni Pablo na samahan ito ni Tiquico at na dalhin 
ng dalawang ito sa Colosas ang isang liham at isang 
ulat. (Col 4:7-9) Karagdagan pa, ibinigay ni Pablo 
kay Onesimo ang liham niya kay Filemon, bagaman 
matagal nang nakabilanggo si Pablo nang asahan ni- 
yang mapalalaya siya at asaming makadadalaw siya 
kay Filemon nang personal. (Flm 22) Ang huling li- 
ham na ito ay maituturing na liham ng muling 
pagpapakilala at rekomendasyon para kay Onesimo, 
kung saan tiniyak ni Pablo kay Filemon ang mabu- 
ting ministeryong Kristiyano at bagong personali- 
dad ni Onesimo, at kung saan nakiusap siya na ang 
muling pagkikita nila ay maging tulad sana niyaong 
sa dalawang Kristiyano sa halip na yaong sa isang 
alipin at sa panginoon nito. Hiniling ni Pablo na 
ang anumang di-pa-nababayarang pagkakautang ni 
Onesimo kay Filemon ay singilin sa apostol. (Flm 12- 
22) Samantala, sa liham sa mga taga-Colosas na 
dala nina Onesimo at Tiquico, tinalakay ni Pablo ang 
mga simulaing Kristiyano na umuugit sa kaugnayan 
ng alipin at panginoon.---Col 3:22-4:1. 


ONICA. Isang sangkap ng insenso na panta- 
nging itinalaga para gamitin sa santuwaryo. (Exo 
30:34-37) Naniniwala ang ilan na maaaring ang 
onica ay kinukuha sa nagsasarang shell ng ilang uri 
ng kabibi. Gayunman, yamang ang sangkap na ito 
ay ginagamit sa sagradong layunin, ipinapalagay 
ng iba na ito'y mula sa halaman sa halip na sa isang 
maruming hayop. 


ONIX. Isang batong hiyas na di-gaanong ma- 
mahalin, isang matigas na uri ng agata, ang termi- 
nong ito ay kumakapit din sa guhit-guhit na calce- 
donia. Ang onix ay may mapuputing suson na 
kasalitan ng itim, kayumanggi, pula, abuhin, o ber- 
de. Maliwanag na ang mapusyaw na kulay na likha 


498 


ng kombinasyon ng mapupulang suson na nababa- 
naag sa mapuputing suson ng batong ito ay nagpa- 
alaala sa mga Griego tungkol sa kuko ng daliri, 
na sa Griego ay onyx. Mula pa noong unang mga 
panahon, ang onix ay pinakamimithi na bilang mga 
palamuti, mga singsing, at mga abaloryo. Dahil sa 
mga suson nito na may iba't ibang kulay, naging 
napakapopular nito sa paglilok ng mga kameo. 

Ang “lupain ng Havila” ay prominente bilang 
isang lugar na pinagkukunan ng onix noong sinau- 
nang mga panahon ng Bibliya. (Gen 2:11, 12) Ang 
mga batong onix ay kabilang sa mahahalagang ba- 
gay na iniabuloy para sa paggawa ng mga bagay na 
may kaugnayan sa tabernakulo ng Israel. (Exo 25:1- 
3, 7) “Ang mga pangalan ng mga anak ni Israel... 
ayon sa pagkakasunud-sunod ng kanilang kapanga- 
nakan” ay nakalilok sa dalawang batong onix (anim 
na pangalan sa bawat bato) na nakalagay sa ibabaw 
ng mga dugtungang pambalikat ng epod ng mata- 
as na saserdote “bilang mga batong pang-alaala 
para sa mga anak ni Israel.” Sa isa pang batong onix 
ay inililok ang pangalan ng isa sa 12 tribo ng Israel 
at inilagay iyon sa panggitnang posisyon ng ikaapat 
na hanay ng mga bato sa “pektoral ng paghatol” ng 
mataas na saserdote.--Exo 28:9-12, 15-21: 35:5, 9, 
27: 39:6-14. 

Nang maglaon, personal na inihanda ni David 
ang maraming mahahalagang bagay, kabilang na 
rito ang mga batong onix, para sa pagtatayo ng 
templo sa Jerusalem. (1Cr 29:2) Kabilang din ang 
onix sa mahahalagang bato na nagsisilbing maka- 
sagisag na “pananamit” ng “hari ng Tiro” sa pa- 
nambitang iniulat ni Ezekiel. (Eze 28:12, 13) Bilang 
pagkilala sa kahalagahan ng karunungan, sinabi ni 
Job na ang “pambihirang batong onix” at ang iba 
pang mahahalagang bagay ay hindi maipambibili 
ng walang-kasinghalagang makadiyos na karunu- 
ngan.--Job 28:12, 16. 


ONO. Isang lunsod na maliwanag na itinayo ng 
Benjamitang si Semed na “anak” ni Elpaal. (1Cr 8: 
1, 12) Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, ang 
Ono ay muling tinirahan ng mga Benjamita. (Ezr 2: 
1, 33, Ne 7:6, 37; 11:31, 35) Ipinapalagay na ang 
Kafr “Ana (Ono), na mga 11 km (7 mi) sa STS ng 
Jope, ang sinaunang lokasyon na ito. Ilang kilome- 
tro lamang ang layo ng lokasyong ito mula sa imi- 
numungkahing mga lugar ng sinaunang Lod at Ha- 
did. Posibleng ang “kapatagang libis ng Ono” (Ne 
6:2) ay tumutukoy sa malawak na libis na kinaroro- 
onan ng Kafr “Ana. Ang “kapatagang libis” na ito ay 
iniuugnay rin sa “libis ng mga bihasang manggaga- 
wa [geh ha-charashim |.” (Ne 11:35) Ngunit ipina- 
palagay ng ilang iskolar na ang Hebreong geh ha- 
chara:shim' ay tumutukoy sa ibang lokasyon at 


499 


tinutumbasan nila ito ng transliterasyong “Ge-hara- 
sim” bilang isang pangalang pantangi.--JP, iham- 
bing ang 1Cr 4:14. 


OPEL [Gulod [samakatuwid nga, umbok, pami- 
mintog, usli, kataasan]]. Ang terminong Hebreo na 
O'phel ay ginamit sa dalawang paraan. Karaniwan 
na, ito'y ginagamit may kaugnayan sa topograpiya 
at tumutukoy sa isang prominenteng burol o lu- 
ngos. Ang isang anyo ng terminong ito ay ginaga- 
mit din para sa pamimintog o pag-umbok ng mga 
ugat sa katawan na kilala bilang almoranas.---Deu 
28:27: 1Sa 5:6, 9, 12, 6:4, 5. 

Isang burol o mataas na lugar sa Jerusalem o ma- 
lapit dito ang tinawag na ha-Ophel, o Opel. Batay sa 
mga pahiwatig sa Kasulatan at mga komento ni Jo- 
sephus, ipinapalagay na ang Opel ay nasa TS sulok 
ng Moria. (2Cr 27:3: 33:14: Ne 3:26, 27: 11:21) Noong 
unang siglo C.E., ayon kay Josephus, ang Opel ay 
nasa isang lugar kung saan ang silanganing pader 
ay “karugtong ng silanganing portiko ng templo.” 
(The Jewish War, V, 145 [iv, 2]) Maliwanag na ang 
Opel ay ang nakaumbok na lupain na bumabagtas 
pasilangan mula sa TS sulok ng burol ng templo ng 
Jerusalem. 

Dahil sa pader at mataas na lokasyon nito sa Li- 
bis ng Kidron, nagkaroon ng malakas na depen- 
sa ang Opel. Gayunman, inihula ni Isaias na ang 
“Opel,” lumilitaw na yaong nasa Jerusalem, ay ma- 
giging isang “hantad na parang. "--Isa 32:14: iham- 
bing ang pagtukoy sa tore at “gulod” (@phel) sa 
Mik 4:8. 

Naniniwala ang mga iskolar na ang terminong 
O'phel sa 2 Hari 5:24 ay tumutukoy sa isang promi- 
nenteng burol o nakukutaang lugar sa kapaligiran 
ng Samaria kung saan kinuha ng tagapaglingkod ni 
Eliseo na si Gehazi ang mga kayamanang tinanggap 
niya mula kay Naaman. Ipinahihiwatig nito na ang 
salitang ito'y ginamit para sa iba pang mga gulod at 
hindi lamang sa gulod na nasa Jerusalem. 


OPIR. 

1. Isang inapo ni Sem sa pamamagitan nina Ar- 
pacsad, Shela, Eber, at Joktan; ang ika-11 sa 13 anak 
na lalaki ni Joktan. (Gen 10:22-29: 1Cr 1:17-23) Ma- 
lamang na ipinanganak si Opir mga 200 taon bago 
ang panahon ni Abraham, na isang inapo ni Peleg 
na kaniyang tiyo sa panig ng ama. (Gen 10:25; 
11:18-26) Gaya ng kaniyang mga kapatid, lumilitaw 
na si Opir din ay ulo ng isa sa mga tribong Semita 
na ibinilang na kasama ng mga inapo ni Noe “ayon 
sa kanilang mga pamilya, ayon sa kanilang mga 
wika, sa kanilang mga lupain, ayon sa kanilang mga 
bansa.” (Gen 10:31, 32) Tingnan ang Blg. 2 para sa 
posibleng mga lokasyon ng lupain ng Opir kung 
saan namayan ang tribong ito. 


OPIR 


2. Isang lugar na kilalang pinagmumulan ng ma- 
raming ginto na may napakataas na uri. Kaya no- 
ong panahon ni Job (mga 1600 B.C.E.), ang “maha- 
lagang inambato sa alabok' at “dalisay na ginto” ay 
binanggit kasama ng “ginto ng Opir.” (Job 22:24: 28: 
15, 16) Inilalarawan ng Awit 45:9 ang malarey- 
nang abay na nagagayakan ng mahalagang ginto 
ng Opir, at sa Isaias 13:11, 12, sa kapahayagan laban 
sa Babilonya, ang pagiging pambihira ng gintong 
Opir ay ginagamit upang sumagisag sa pagkaunti 
ng mapaniil na mga tao sa Babilonya pagkatapos ng 
pagbagsak nito. 

Nag-abuloy si David ng 3,000 talento na ginto 
mula sa Opir para sa pagtatayo ng templo, ginto na 
nagkakahalaga ng S1,156,050,000. (1Cr 29:1, 2, 4) 
Nang maglaon, ang pangkat ng mga barkong pang- 
kalakal ng anak ni David na si Solomon ay regular 
na nagdadala mula sa Opir ng 420 talento na ginto. 
(1Ha 9:26-28) Ang katulad na ulat sa 2 Cronica 8:18 
ay kababasahan ng 450 talento. Sinasabi ng ilang is- 
kolar na ang pagkakaibang ito ay dahil sa paggamit 
ng mga titik ng alpabeto para sa mga numero, anu- 
pat maaaring naipagkamali ng isang sinaunang ta- 
gakopya ang Hebreong pamilang na titik na nun (1), 
kumakatawan sa 50, sa titik na kap (3), tumutukoy 
sa 20, o ang kabaligtaran nito. Gayunman, ipinaki- 
kita ng katibayan na lahat ng numero sa Hebreong 
Kasulatan ay isinusulat nang buo, sa halip na kata- 
wanin ng mga titik. Samakatuwid, ang mas ma- 
lamang na paliwanag ay na parehong tama ang 
dalawang numero at na ang kabuuang halagang di- 
nala ay 450 talento, na dito ay 420 ang pinakaga- 
nansiya. 

Noong 1946, bilang patotoo sa mga ulat na ito sa 
Bibliya tungkol sa pag-angkat ng ginto mula sa Opir, 
isang piraso ng palayok ang nahukay sa HS ng Tel 
Aviv-Yafo. Doon ay may inskripsiyon na kababasa- 
han ng “gintong Opir patungo sa bet horon, tatlum- 
pung siklo.”---Journal of Near Eastern Studies, 1951, 
Tomo X, p. 265, 266. 

Bukod sa ito'y pinagkukunan ng napakaraming 
ginto, ang lupain ng Opir ay pinagmumulan din ng 
mga puno ng “algum” at mahahalagang bato na 
inaangkat ni Solomon. (1Ha 10:11: 2Cr 9:10) Ga- 
yunman, pagkaraan ng isang daang taon, nang 
tangkain ni Haring Jehosapat na magpadala ng 
isang ekspedisyon sa lupaing iyon, humantong ito 
sa kasakunaan, anupat ang kaniyang “mga barkong 
Tarsis” ay nagiba sa Ezion-geber sa bukana ng 
Gulpo ng “Aqaba.--1Ha 22:48; tingnan ang TARSIS 
Blg. 4. 

Lokasyon. Hindi matiyak sa ngayon ang ek- 
saktong lokasyon ng Opir. Sa mga lugar na iminu- 
mungkahi, tatlo ang partikular na pinapaboran: ang 
India, ang Arabia, at ang HS Aprika--na pawang 


OPISYAL NA KASUUTAN 


mararating ng pangkat ng mga barko na naglalayag 
mula sa Ezion-geber sa bukana ng silanganing sa- 
nga ng Dagat na Pula. May kinalaman sa India, la- 
hat ng produktong iniuwi ng mga barko nina Solo- 
mon at Hiram ay makukuha roon. Nagbigay rin ng 
katibayan si Josephus, si Jerome, at ang Septuagint 
na ang Opir ay nasa India. Sa kabilang dako, yaong 
mga naniniwala na ang Opir ay nasa rehiyon ng 
HS Aprika sa kapaligiran ng Somalia, sa ibabang 
dulo ng Dagat na Pula, ay nagsasabi na mas mala- 
pit ito kaysa sa India upang pagkunan ng lahat ng 
bagay na inangkat. 

Gayunman, waring mas malamang na ang Opir 
ay isang rehiyon sa TK Arabia sa kapaligiran ng Ye- 
men. Ang katibayang inihaharap para sa pangma- 
las na ito ay salig sa palagay na ang mga inapo ng 
anak ni Joktan na si Opir ay namayan sa Peninsula 
ng Arabia kasama ng mga tribong kapatid nito gaya 
ng mga inapo ni Sheba at ni Havila. (Gen 10:28, 29) 
Ang ulat ng pagdalaw ng reyna ng Sheba (na ma- 
lamang na nagmula sa timugang Arabia) ay nasa 
pagitan ng dalawang pagbanggit sa pakikipagkala- 
kalan ni Solomon sa Opir.---1Ha 9:26-10:11. 


OPISYAL NA KASUUTAN. Inilalarawan ng 
salitang Hebreo na 'ad-de'reth ang isang bagay na 
“maringal” (Eze 17:8: Zac 11:3) at, sa mga pagtukoy 
nito sa isang kasuutan, maliwanag na ang tinutukoy 
nito ay isang malapad na balabal o mahabang da- 
mit, marahil ay ipinapatong sa mga balikat at gawa 
sa mga balat o sa telang hinabi mula sa balahibo 
o lana. 

Ang katibayan na isang mabalahibong kasuutan 
ang inilalarawan ng terminong ito ay makikita sa 
paglalarawan sa panganay ni Isaac na si Esau. No- 
ong kapanganakan niya, siya ay “lumabas na mapu- 
la ang buong katawan tulad ng opisyal na kasuutang 
balahibo, kaya tinawag nilang Esau ang pangalan 
nito.” (Gen 25:25) Malamang na ang pagkakahawig 
niya sa isang opisyal na kasuutan ay hindi dahil sa 
kaniyang mamula-mulang kulay kundi dahil sa pa- 
giging mabalahibo niya. 

Bilang salin ng 'ad-deTeth, para sa opisyal na ka- 
suutang ginamit nina Elias at Eliseo, ginamit ng 
Septuagint ang salitang Griego na me-lo-te” (nanga- 
ngahulugang balat ng tupa o anumang magaspang 
at tulad-lanang balat). (1Ha 19:13) Ipinahihiwatig 
nito na ang kasuutang iyon ay gawa sa mga balat na 
hindi inalisan ng balahibo, katulad ng kagayakang 
isinusuot ng ilang Bedouin. Ang damit ng gayong 
mga propeta ni Jehova ang maaaring tinutukoy ni 
Pablo nang ilarawan niya ang pinag-usig na mga 
lingkod ng Diyos bilang “nagpagala-gala na nakaba- 
lat-tupa, na nakabalat-kambing.” (Heb 11:37) Nag- 
suot si Juan na Tagapagbautismo ng damit na yari 
sa balahibo ng kamelyo, bagaman hindi binanggit 


500 


na iyon ang kaniyang opisyal na kasuutan bilang 
isang propeta.--Mar 1:6. 

Anuman ang disenyo ng mga ito, waring ang 
mga opisyal na kasuutang ito na yari sa balahibo 
ang naging pagkakakilanlan ng ilang propeta. Nang 
marinig ni Haring Ahazias ang paglalarawan sa 
“isang lalaki na may kasuutang balahibo, na may 
sinturong katad na nakabigkis sa kaniyang mga ba- 
lakang,” kaagad niyang nakilala na iyon ang prope- 
tang si Elias. (2Ha 1:8) Ang opisyal na kasuutang ito 
ang nagsilbing pamahid na instrumento na inihagis 
kay Eliseo nang ‘tawagin’ siya upang iwan ang ara- 
ro at sumunod kay Elias. (1Ha 19:19-21) Nang mag- 
laon, noong pumailanlang si Elias sa buhawi, iniwan 
niya ang kasuutang ito para sa kaniyang kahalili, 
anupat di-kalaunan ay ginamit nito ang kasuutan 
upang hatiin ang Ilog Jordan, gaya ng ginawa ng 
kaniyang panginoon. (2Ha 2:3, 8, 13, 14) Lumilitaw 
na kung minsan ay nagsusuot ang mga bulaang 
propeta ng kahawig na mga kasuutang yari sa bala- 
hibo upang linlangin ang mga tao para tanggapin 
sila ng mga ito bilang kinikilalang mga propeta ni 
Jehova, sa gayon ay nagiging waring higit na kapa- 
ni-paniwala ang kanilang mga mensahe.---Zac 13:4. 

Ang terminong 'ad-de'reth ay ginamit din upang 
tumukoy sa mamahalin at maharlikang mga kasu- 
utan, tulad niyaong ninakaw ni Acan, “isang opisyal 
na kasuutan mula sa Sinar, isa nga na maganda.” 
(Jos 7:21, 24) Kilala ang sinaunang Babilonya, o Si- 
nar, sa magaganda at mahahabang damit nito. Ang 
hari ng Nineve ay “naghubad ng kaniyang opisyal 
na kasuutan,” walang alinlangan na isang marang- 
ya at mahabang damit, at nagdamit ng telang-sako 
upang ipakita ang kaniyang pagsisisi.---Jon 3:6. 


OPISYAL NG HUKBO. Ang pananalitang ito 
ay isinalin mula sa mga terminong Griego na he- 
katontarkhes (o he-katon'tar-khos) at kentyri'on, 
at tumutukoy sa isang opisyal na namamahala sa 
isang daang kawal, o isang senturyon. Gaano man 
kalaki ang hukbong Romano, lagi itong nahahati sa 
60 century, na bawat isa ay pinamamahalaan ng 
isang senturyon. Kung ang bilang ng hukbo ay bu- 
maba pa sa 6,000, ang isang ikaanimnapung bahagi 
nito, kahit mababa pa sa 100, ay nasa ilalim pa rin 
ng isang senturyon. Ang mga opisyal na ito ng huk- 
bo ay hinihirang ng mga tribune at inaaprubahan 
ng nakatataas na mga awtoridad sa pamahalaan. 
Ang posisyon ng senturyon ang pinakamataas na 
ranggo na maaaring marating ng isang karaniwang 
kawal, bagaman mayroon pang mga oportunidad 
para sa pagsulong sa loob mismo ng ranggo ng mga 
senturyon. 

Ang mga senturyon ay mga lalaking nangungu- 
na sa hukbo at gumaganap ng napakahalagang 
tungkulin. Bagaman nasa ilalim sila ng awtoridad 


501 


ng mga tribune at pananagutan nilang sundin ang 
utos ng mga ito, ang opisyal ng hukbo ang tunay at 
tuwirang pinuno ng mga kawal. Sinasanay niya ang 
mga kawal, gumagawa siyang kasama nila, iniins- 
peksiyon niya ang kanilang mga sandata, mga sup- 
lay, at pagkain, at kinokontrol niya ang kanilang 
paggawi. Siya ang tagadisiplina na nangangasiwa sa 
mga panghahagyupit at sa paglalapat ng kaparusa- 
hang kamatayan at ang nagbibigay ng awtorisa- 
syon sa pagpaparusa sa kaniyang mga sundalo. 
Sa kalakhang bahagi, ang pagiging handa at epekti- 
bo ng hukbong Romano ay higit na nakadepende sa 
mga senturyon kaysa kaninupaman, sa pangkalaha- 
tan, sila ang pinakamakaranasan at pinakamahaha- 
lagang lalaki sa hukbong Romano.--Tingnan ang 
HUKBO, I. 

May binabanggit na mga opisyal ng hukbo sa 
ilang salaysay ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. 
Ang opisyal ng hukbo mula sa Capernaum na humi- 
ling na gamitin ni Jesus ang kapangyarihan nito 
upang pagalingin ang kaniyang alipin ay pinapuri- 
han ng Panginoon dahil sa kaniyang malaking pa- 
nanampalataya. (Mat 8:5-13) Ang pananalita ng 
mga Judio na “Iniibig niya ang ating bansa at siya 
mismo ang nagtayo ng sinagoga para sa atin”; ang 
pagkilala ng senturyon na “Hindi ako karapat-dapat 
upang papasukin ka sa ilalim ng aking bubong”: at 
ang komento ni Jesus na “Kahit sa Israel ay hindi 
ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampala- 
taya,” ay pawang nagpapahiwatig na ang opisyal ng 
hukbo ay isang Gentil. Higit pa itong kahanga- 
hanga kung isa siyang Romano, sapagkat hindi kila- 
la ang mga Romano sa pagiging mahabagin sa ka- 
nilang mga alipin.--Luc 7:1-9. 

Isang opisyal ng hukbo ang nangasiwa sa apat na 
kawal na pumatay kay Jesus. (Ju 19:23) Malamang 
na naroroon ang senturyong ito nang pag-usapan sa 
harap ni Pilato ang pag-aangkin ni Jesus na siya'y 
Anak ng Diyos. (Ju 19:7) Palibhasa'y napagmasdan 
ang paglilitis na iyon at ang iba pang mga pangya- 
yari noong panahon ng pagbabayubay, pati ang 
makahimalang penomeno na kasabay ng kamata- 
yan ni Jesus, “ang opisyal ng hukbo ay nagsimulang 
lumuwalhati sa Diyos,” na sinasabi, “Tunay ngang 
ang taong ito ay matuwid,” “Tiyak na ito ang Anak 
ng Diyos.” (Luc 23:47: Mat 27:54) Walang alinla- 
ngang siya ang tinanong ni Pilato kung patay na 
si Jesus bago nito ibinigay ang katawan ni Jesus 
upang mailibing.---Mar 15:44, 45. 

Si Cornelio, isang senturyon ng pangkat na Italya- 
no at nakahimpil sa Cesarea, ang unang di-tuling 
Gentil na naging Kristiyano. (Gaw 10:1-48) Ipinahi- 
hiwatig ng pagkakaroon niya ng sariling bahay at 
mga tagapaglingkod na kawal na ang mga opisyal 
na may ganitong ranggo ay pinahihintulutang ma- 


OPISYAL NG KORTE 


nirahan nang hiwalay sa karaniwang mga kawal. 
--Tingnan ang CORNELIO. 

Noong mga 56 C.E, ang mga opisyal ng hukbo na 
nakahimpil sa Tore ng Antonia, kasama ang kani- 
lang mga kawal at ang kumandante ng militar, ay 
nagmamadaling bumaba sa karatig na bakuran ng 
templo upang iligtas si Pablo mula sa mga mang- 
uumog. (Gaw 21:32) Nang maglaon, naiwasan ni Pa- 
blo na mahagypit sa utos ng kumandante ng militar 
nang sabihin niya sa isang opisyal ng hukbo na na- 
roroon na isa siyang mamamayang Romano. (Gaw 
22:25, 26) Nang matuklasan ni Pablo ang isang pa- 
kana laban sa kaniyang buhay, tinawag niya ang 
isang opisyal ng hukbo upang ihatid nito ang kani- 
yang pamangkin sa kumandante ng militar para sa- 
bihin ang impormasyong ito. Dalawang opisyal ng 
hukbo naman ang inutusang maghanda ng isang 
hukbong binubuo ng 470 kawal, mangangabayo, at 
maninibat upang tiyaking ligtas na mailalabas si Pa- 
blo mula sa Jerusalem.---Gaw 23:17, 23. 

Si Julio, isang opisyal ng hukbo ng pangkat ni Au- 
gusto (tingnan ang AUGUSTO, PANGKAT NI), ang nag- 
karoon ng pananagutang dalhin si Pablo mula sa 
Cesarea patungong Roma. Pinakitunguhan niya si 
Pablo nang may kabaitan, bagaman noong una ay 
ipinagwalang-bahala niya ang payo ng apostol. Ga- 
yunman, nang bandang huli ay natutuhan ng sen- 
turyong ito na igalang ang opinyon ni Pablo, at na- 
ging kasangkapan siya upang mailigtas ang buhay 
ng apostol.--Gaw 27:1, 6, 11, 31, 43. 


OPISYAL NG KORTE. Ang salitang Hebreo 
na saris’, isinaling “opisyal ng korte” (1Ha 22:9), ay 
maaari ring isalin bilang “bating” (Es 2:3, Isa 56:3) 
at “opisyal” (Gen 40:2, 7). Sa Genesis 37:36 (KJ) ay 
isinasalin ito bilang “opisyal,” at sinasabi sa isang 
panggilid na nota: “Ngunit hindi lamang sa mga ba- 
ting tumutukoy ang salitang ito, kundi pati sa mga 
tagapangasiwa sa sambahayan, mga tauhan sa kor- 
te, at mga opisyal.” Ang salitang Griego naman na 
eu-nou'khos, isinalin bilang “bating,” ay maaaring 
tumukoy sa isang opisyal ng korte (Gaw 8:27) o sa 
isang tao na tinanggalan ng kakayahang magkaa- 
nak.--Mat 19:12. 

Karaniwang ipinapalagay na ang mga opisyal ng 
korte ay mga lalaking nangangasiwa sa pribadong 
mga silid ng isang palasyo o mansiyon, gaya ni Blas- 
to, tagapangasiwa sa silid-tulugan ni Haring Hero- 
des. (Gaw 12:20) (Gayunman, ginagamit dito ang 
pananalitang Griego na e-pi” tou koi:to'nos, isa na 
“nangangasiwa sa silid-tulugan.”) Ngunit lubhang 
nagkakaiba-iba ang mga tungkulin ng mga opi- 
syal ng korte ng hari. Sina Bigtan at Teres ay 
mga opisyal ng korte ng Medo-Persia na pinagkaka- 
tiwalaang mga lingkod, anupat waring tungkulin 


OPNI 


nilang bantayan ang pinto ng pribadong silid ni Ha- 
ring Ahasuero. (Es 2:21) Ang iba naman ay nagli- 
lingkod sa katauhan ng hari. (Es 1:10, 11) May ilang 
opisyal ng korte na tinutukoy ng Bibliya bilang mga 
lalaking humahawak ng mga katungkulang militar. 
(2Ha 25:19) Nang dalhin ni Nabucodonosor sa Babi- 
lonya si Haring Jehoiakin at ang ilan sa mga Judio 
noong 617 B.C.E., isang “pangunahing opisyal ng 
korte” sa Babilonya ang inatasan niyang maging ta- 
gapag-alaga nina Daniel, Hananias, Misael, at Aza- 
rias.--Dan 1:3,7, 11. 

Waring hindi lahat ng opisyal ng korte ay bating 
sa literal na diwa, samakatuwid nga, mga lalaking 
kinapon. Kadalasan, literal na mga bating ang na- 
ngangasiwa sa mga silid ng mga babae, o sa harem 
ng hari. Ngunit dahil sa uri ng tungkulin ng mga 
opisyal, gaya ng punong katiwala ng kopa (isang 
mataas na posisyon) at ng magtitinapay, hindi sila 
kailangang kapunin para sa katungkulang iyon, ba- 
gaman maaaring sila ay mga bating na itinaas sa 
mga posisyong iyon. (Gen 40:2) Sa korte ni Paraon, 
ang isang opisyal ng korte at pinuno ng tagapagban- 
tay, si Potipar, ay lalaking may-asawa. (Gen 39:1) 
Ang “bating” na Etiope na binautismuhan ni Felipe 
na ebanghelisador ay isang lalaking may kapangya- 
rihan na namamahala sa lahat ng kayamanan ni 
Reyna Candace. Isa siyang proselita sa relihiyong 
Judio, isang mananamba ni Jehova, anupat nasa ila- 
lim ng Kautusan. Tiyak na hindi siya literal na ba- 
ting, sapagkat ang lalaking kinapon ay hindi maaa- 
ring pumasok sa kongregasyon ng Israel at tanging 
mga Judio at mga proselita lamang ang binabautis- 
muhan noon bago ang pagkakumberte ni Cornelio. 
(Gaw 8:26-38, 10:24, 34, 35, 44-47: Deu 23:1) Tini- 
pon noon ni David ang kaniyang mga opisyal ng kor- 
te (na makatuwirang sabihing hindi literal na mga 
bating dahil sa saloobin ng mga Judio at sa Kautu- 
san), kasama ang mga prinsipe at makapangyari- 
hang mga lalaki, upang ipabatid sa kanila na ang ka- 
niyang anak na si Solomon ang itinalagang magtayo 
ng templo ni Jehova.---1Cr 28:1-6, tingnan ang KA- 
TIWALA, KATIWALA NG KOPA. 


OPNI. Isang lunsod ng Benjamin. (Jos 18:21, 24) 
Karaniwan itong iniuugnay sa Gophna na binanggit 
ni Josephus (The Jewish War, III, 55 [iii, 5]) at itinu- 
turing na ito'y ang makabagong Jifna. Ang lugar na 
ito ay mga 5 km (3 mi) sa HHK ng Bethel at dahil 
dito'y waring nasa H ng teritoryo ng mga Benjami- 
ta. (Jos 18:11-13) Upang maging wasto ang nabang- 
git na pag-uugnay, kailangang ipalagay na ang Opni 
ay isang nakapaloob na Benjamitang lunsod sa Efra- 
im o na ang hangganan ng Benjamin ay umabot 
hanggang sa gawing hilaga malapit sa Bethel anu- 
pat saklaw nito ang iminumungkahing lokasyon ng 
Opni. 


502 


OPRA. 

1. [Bata[ng Lalaking Usa]]. Inapo ni Juda sa pa- 
mamagitan ni Meonotai.-- 1Cr 4:1, 14. 

[2, 3: posible, Dako ng Alabok] 

2. Isang lunsod ng Benjamin. (Jos 18:21, 23) Ang 
posibleng lokasyon nito ay maaaring matukoy mula 
sa salaysay ng mga pakikipagsagupaan ng Israel sa 
mga Filisteo noong panahon ng paghahari ni Saul. 
Mula sa kanilang kampo sa Micmash, ang mga 
pangkat ng mga mananamsam na Filisteo ay suma- 
lakay sa tatlong magkakaibang direksiyon. Isang 
pangkat ang lumiko sa daan na patungo sa Opra. 
Ang isa naman ay pumunta sa gawing kanluran sa 
daan na patungong Bet-horon, samantalang ang 
isa pa ay naglakbay nang pasilangan “sa daan na 
patungo sa hangganan na nakaharap sa libis ng 
Zeboim.” Yamang may mga hukbong Israelita na 
nagkakampo sa Geba sa dakong T ng Micmash, lu- 
militaw na ang pangkat ng mga Filisteo na naglak- 
bay sa daan na patungo sa Opra ay humayo nang 
pahilaga. Kaayon nito, maipapalagay na ang Opra 
ay nasa dakong H ng Micmash.-- 1Sa 13:16-18. 

Kadalasang iniuugnay ng mga iskolar ang Opra 
sa lunsod na tinatawag na Efraim (2Sa 13:23, Ju 
11:54) at Efrain (2Cr 13:19), na ipinapalagay na ang 
et-Taiyiba (mga 6 na km [3.5 mi] sa SHS ng Beth- 
el). 

3. Bayan ni Gideon. Dito siya inatasan ng anghel 
ni Jehova na iligtas ang Israel mula sa palad ng Mi- 
dian. (Huk 6:11-32) Pagkatapos niyang magtagum- 
pay laban sa mga hukbo ng kaaway, gumawa si Gi- 
deon ng isang epod mula sa iniabuloy na mga 
samsam at itinanghal niya iyon sa Opra. Nang da- 
kong huli, ang epod na ito'y pinag-ukulan ng idola- 
trosong pagsamba. (Huk 8:24-27) Pagkamatay ni 
Gideon at matapos siyang ilibing sa Opra, “pinatay” 
ng ambisyoso niyang anak na si Abimelec “ang ka- 
niyang mga kapatid . . . pitumpung lalaki, sa ibabaw 
ng isang bato, ngunit si Jotam na bunsong anak ... 
ay natira.” (Huk 8:32, 9:5) Puwera si Abimelec, 70 
ang naging anak ni Gideon. (Huk 8:30, 31) Samaka- 
tuwid, yamang si Jotam ay hindi napaslang, lumili- 
taw na 69 na anak lamang ang napatay ni Abime- 
lec sa Opra. Ang mga salita ni Jotam nang maglaon 
tungkol sa insidenteng ito ay waring tumutukoy la- 
mang sa intensiyon ni Abimelec na patayin ang la- 
hat ng 70 anak. (Huk 9:18) Gayunman, gaya ng si- 
nabi ng isang komentaryong Judio: “Tama pa ring 
gamitin ang buong bilang at sabihing 'pitumpu' 
ang pinatay.”--Soncino Books of the Bible, inedit 
ni A. Cohen, London, 1950 (Joshua and Judges, 
p. 234). 

Lumilitaw na ang Opra na ito'y nasa K ng Jordan. 
Ipinapalagay na ito ay ang el-'Affuleh (:Afula), na 
mga 45 km (28 mi) sa H ng Sikem. 


503 


ORAS. Ang salitang Griego na hora (oras) ay gi- 
nagamit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan upang 
tumukoy sa isang maikling yugto ng panahon, isang 
takda at tiyak na panahon, o isang bahagi ng isang 
araw. Sa orihinal na Hebreo, walang masusumpu- 
ngang termino para sa “oras” [hour]. Maaaring hina- 
ti-hati ng sinaunang mga Israelita ang isang mag- 
hapon sa apat na bahagi. (Ne 9:3) Sa halip na 
magtalaga ng partikular na mga oras, ginagamit ng 
Hebreong Kasulatan ang mga pananalitang “uma- 
ga,” “tanghali,” “katanghaliang tapat,” at “pagabi na” 
bilang mga pananda ng panahon kapag nag-uulat 
ng mga pangyayari. (Gen 24:11, 43:16, Deu 28:29, 
1Ha 18:26) Gayundin, marahil ang mas eksaktong 
mga katawagan na ginagamit nila noon ay ang 
“pagsikat ng araw” (Huk 9:33), ang “mahanging ba- 
hagi ng araw” (Gen 3:8), ang “kainitan ng araw” 
(Gen 18:1, 1Sa 11:11), at ang “oras ng paglubog ng 
araw” (Jos 10:27; Lev 22:7). Ang haing Pampaskuwa 
ay dapat patayin “sa pagitan ng dalawang gabi,” na 
waring tumutukoy sa isang panahon pagkalubog ng 
araw at bago lubusang dumilim. (Exo 12:6) Sinusu- 
portahan ng ilang iskolar, gayundin ng mga Judiong 
Karaite at ng mga Samaritano, ang pangmalas na 
ito, bagaman itinuturing ng mga Pariseo at ng mga 
Rabbinista na tumutukoy iyon sa panahon sa pagi- 
tan ng pasimula ng paglubog ng araw at ng tala- 
gang paglubog nito. 

Iniutos ng Diyos na ang mga handog na sinusu- 
nog ay dapat ihandog sa ibabaw ng altar “sa umaga” 
at “sa pagitan ng dalawang gabi.” Isang handog na 
mga butil ang inihahandog kasama ng bawat isa sa 
mga ito. (Exo 29:38-42) Kaya naman nang maglaon, 
ang mga pananalitang gaya ng “pag-aahon ng han- 
dog na mga butil,” na maaaring sa umaga o sa gabi, 
depende sa konteksto, (gaya sa 1Ha 18:29, 36), at 
“panahon ng panggabing handog na kaloob” (Dan 
9:21) ay ginamit upang tumukoy sa isang malinaw 
at espesipikong panahon. 

Ang gabi naman ay hinati-hati sa tatlong yugto 
na tinatawag na mga pagbabantay. May binabang- 
git na “pagbabantay sa gabi” (Aw 63:6), “panggit- 
nang pagbabantay sa gabi” (Huk 7:19), at “pagba- 
bantay sa umaga” (Exo 14:24, 1Sa 11:11). 

Ang Araw na may 24 na Oras. Kinikilalang 
sa Ehipto nagsimula ang paghahati ng araw sa 
24 na oras, 12 para sa yugtong may liwanag ng 
araw, at 12 para sa gabi. Dahil sa pagbabagu-bago 
ng mga kapanahunan [seasons], hindi laging magi- 
ging pareho ang haba ng mga oras na ito sa araw- 
araw, anupat kapag panahon ng tag-araw ay nagi- 
ging mas mahaba ang mga oras ng liwanag at mas 
maikli naman ang mga oras ng gabi (maliban sa 
may bandang ekwador). Ang makabagong-pana- 
hong paghahati natin ng araw sa 24 na oras na 


ORAS 


may tig-60 minuto bawat oras ay resulta ng pinag- 
samang pagkalkula ng mga Ehipsiyo at ng mate- 
matika ng mga Babilonyo, na isang sistemang sex- 
agesimal (salig sa bilang na 60). Ang kaugalian ng 
pagbilang ng isang araw mula hatinggabi hang- 
gang sa sumunod na hatinggabi, anupat naiiwasan 
ang pabagu-bagong haba ng mga oras dahil sa 
pagpapalit-palit ng mga kapanahunan, ay pinasi- 
mulan naman noong bandang huli, marahil ng 
mga Romano. 

Noong Unang Siglo. Noong unang siglo C.E., 
ginamit ng mga Judio ang pagbilang ng 12 oras sa 
maghapon, anupat nag-uumpisa ito sa pagsikat ng 
araw. Sinabi ni Jesus, “May labindalawang oras na 
liwanag ng araw, hindi ba?” (Ju 11:9) Sabihin pa, 
dahil dito, ang haba ng mga oras ay nagkakaiba- 
iba bawat araw, depende sa mga kapanahunan, na- 
giging magkasinghaba lamang ang mga oras nila 
at ang mga oras natin kapag panahon ng mga 
equinox. Maliwanag, ang bahagyang mga pagkaka- 
ibang ito, na hindi rin naman gaanong kalakihan 
sa Palestina, ay hindi nagdulot ng anumang malub- 
hang problema. Ang umpisa ng araw nila ay ka- 
tumbas ng mga 6:00 n.u. sa ating oras. Sa ilus- 
trasyon tungkol sa mga manggagawa sa ubasan, 
binanggit ni Jesus ang ika-3 oras, ika-6, ika-9, ika- 
11, at, isang oras pagkalipas nito, “gumabi na” 
(na magiging ika-12 oras). Ayon sa pagkakasunud- 
sunod, ang mga oras na ito ay katumbas ng oras 
natin na 8:00 hanggang 9:00 n.u., 11:00 n.u. hang- 
gang tanghali, 2:00 hanggang 3:00 n.h., 4:00 hang- 
gang 5:00 n.h., at 5:00 hanggang 6:00 n.h. (Mat 
20:3, 5, 6, 8, 12: Gaw 3:1; 10:9) Ang hatinggabi at 
“pagtilaok ng manok” ay mga katawagan para sa 
panahon na ginagamit din sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan. (Mar 13:35: Luc 11:5, Gaw 20:7, 
27:27; tingnan ang PAGTILAOK NG MANOK.) Sa ilalim 
ng pamumuno ng Roma, waring sinunod ng mga 
Judio ang paghahati-hating Romano na apat na 
pagbabantay sa gabi sa halip na tatlo gaya noong 
una.--Luc 12:38, Mat 14:25; Mar 6:48. 

Isang Tila Pagkakasalungatan. Itinatawag- 
pansin ng ilan ang waring isang pagkakasalungatan 
sa pagitan ng pananalita sa Marcos 15:25, na nagsa- 
sabing si Jesus ay ibinayubay noong “ikatlong oras,” 
at ng pananalita sa Juan 19:14, na nagpapakitang 
pagsapit ng “mga ikaanim na oras” ay papatapos pa 
lamang ang pangwakas na paglilitis kay Jesus sa 
harap ni Pilato. Noon, mababasa na ni Juan ang ulat 
ni Marcos, at walang alinlangan na maaari niyang 
ulitin ang oras na sinabi ni Marcos. Kung gayon, ti- 
yak na may dahilan si Juan kung bakit naiiba ang 
oras na iniulat niya kaysa roon sa iniulat ni Marcos. 

Bakit tila may pagkakasalungatan? Sari-saring 
mungkahi ang inihaharap. Gayunpaman, alinman 


OREB 


sa mga ito ay hindi nakapagbibigay ng kasiya- 
siyang sagot sa lahat ng mga pag-aalinlangan. Wala 
tayong sapat na impormasyon upang maipaliwanag 
nang may katiyakan kung bakit may pagkakaiba 
ang dalawang ulat. Marahil ang pagtukoy ni Marcos 
o ni Juan sa oras ay isang karagdagang imporma- 
syon, anupat hindi ayon sa kronolohikal na pagka- 
kasunud-sunod. Anuman ang naging kalagayan, 
isang bagay ang tiyak: Ang mga manunulat na ito 
ay kapuwa kinasihan ng banal na espiritu. 

Malinaw na ipinakikita ng mga sinoptikong 
Ebanghelyo na pagsapit ng ikaanim na oras, o alas 
12 ng tanghali, matagal-tagal na ring nakabayubay 
si Jesus sa tulos anupat nakapagpalabunutan na 
ang mga kawal para sa kaniyang mga kasuutan, at 
napagsalitaan na siya nang may pang-aabuso ng 
mga punong saserdote, mga eskriba, mga kawal, at 
ng iba pang mga nagdaraan. Ipinakikita rin ng mga 
ito na noong mga 3:00 n.h., si Jesus ay nalagutan 
na ng hininga. (Mat 27:38-45, Mar 15:24-33, Luc 
23:32-44) Gayunman, ang mahalagang bagay na 
dapat pakatandaan ay na namatay si Jesus para sa 
ating mga kasalanan noong Nisan 14, 33 C.E.---Mat 
27:46-50, Mar 15:34-37: Luc 23:44-46. 

Iba Pang Pagkagamit. Ang salitang hora ay 
kadalasang ginagamit sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan upang mangahulugang “karaka-raka” o sa 
loob ng isang napakaikling yugto. Halimbawa, ang 
babae na humipo sa palawit ng panlabas na kasuu- 
tan ni Jesus ay gumaling “mula nang oras na iyon.” 
(Mat 9:22) Ang “oras” ay maaari ring tumukoy sa 
isang pantangi o mahalagang punto ng panahon na 
hindi tiyakang binabanggit o sa pasimula ng pana- 
hong iyon. Halimbawa, sinabi ni Jesus: “May kinala- 
man sa araw at oras na iyon ay walang sinuman 
ang nakaaalam” (Mat 24:36), “Ang oras ay dumara- 
ting na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay 
mag-aakalang nag-ukol siya ng sagradong pagli- 
lingkod sa Diyos” (Ju 16:2), at, “Ang oras ay du- 
marating kung kailan hindi na ako magsasalita sa 
inyo sa pamamagitan ng mga paghahambing” (Ju 
16:25). 

At bilang karagdagan, ang “oras” ay maaaring tu- 
mukoy sa isang di-espesipikong panahon sa isang 
maghapon, gaya noong sabihin ng mga alagad kay 
Jesus tungkol sa karamihan ng mga tao na sumunod 
sa kaniya sa isang liblib na dako: “Ang dako ay liblib 
at ang oras ay napakalalim na, payaunin mo ang 
mga pulutong.”---Mat 14:15, Mar 6:35. 

Makalarawan o Makasagisag na Paggamit. 
Kapag ginagamit sa makasagisag o makalarawang 
paraan, ang “oras” ay nangangahulugan ng isang 
maikling yugto ng panahon. Sinabi ni Jesus sa pu- 
lutong na dumating laban sa kaniya: “Ito ang inyong 
oras at ang awtoridad ng kadiliman.” (Luc 22:53) 
Ang sampung sungay ng kulay-iskarlatang maba- 


504 


ngis na hayop ay sinasabing lumalarawan sa sam- 
pung hari na tatanggap ng awtoridad bilang mga 
hari nang “isang oras” na kasama ng mabangis na 
hayop. (Apo 17:12) Tungkol naman sa Babilonyang 
Dakila, ganito ang sinasabi: “Sa isang oras ay duma- 
ting ang paghatol sa iyo!” (Apo 18:10) Kaayon ng 
mga salita ni Jesus sa Mateo 13:25, 38 tungkol sa tri- 
go at sa panirang-damo, ng mga babala ni Pablo sa 
Gawa 20:29 at 2 Tesalonica 2:3, 7 may kinalaman sa 
dumarating na apostasya, at ng pananalita ni Pedro 
sa 2 Pedro 2:1-3, masasabi nga ni Juan, ang apostol 
na kahuli-hulihang namatay: “Mga anak, ito ang hu- 
ling oras, at, gaya ng inyong narinig na ang anti- 
kristo ay darating, maging sa ngayon ay lumitaw na 
ang maraming antikristo; na dahil sa bagay na ito 
ay natatamo natin ang kaalaman na ito ang huling 
oras.” Napakaikling panahon nga ito, “ang huling 
oras,” ang huling bahagi ng kapanahunang apostoli- 
ko, anupat pagkatapos nito ay sisibol ang apostasya 
at lubusang mamumukadkad.-- 1Ju 2:18. 

Gaya ng nakaulat sa Apocalipsis 8:1-4, noong pa- 
nahon ng katahimikan sa langit na tumagal nang 
“mga kalahating oras,” nakita ng apostol na si Juan 
ang isang anghel na may insenso na inihandog nito 
kasama ng mga panalangin ng lahat ng mga banal. 
Ipinaaalaala nito ang isang kaugalian sa templo sa 
Jerusalem kapag “oras ng paghahandog ng insen- 
so.” (Luc 1:10) Inihaharap ni Alfred Edersheim, sa 
The Temple (1874, p. 138), ang tradisyonal na Ju- 
diong salaysay tungkol sa “oras” na ito: “Dahan- 
dahang umaakyat sa hagdan na patungo sa Dakong 
Banal ang saserdoteng may dala ng insenso at ang 
kaniyang mga katulong . . . Pagkatapos, buong- 
pagpipitagang ikinakalat ng isa sa mga katulong 
ang mga uling sa ibabaw ng ginintuang altar, inaa- 
yos naman ng isa pa ang insenso, at pagkatapos 
nito, ang punong nanunungkulang saserdote ay na- 
iiwang mag-isa sa loob ng Dakong Banal, upang 
hintayin ang hudyat ng pangulo bago sunugin ang 
insenso. . . . Kapag ibinigay na ng pangulo ang utos, 
na tanda na 'sumapit na ang panahon ng insenso,' 
'ang buong pulutong ng mga tao sa labas" ay lumi- 
lisan mula sa pinakaloob na looban, at nagpapatira- 
pa sa harap ng Panginoon, anupat iniuunat nila ang 
kanilang mga kamay habang tahimik na nananala- 
ngin. Ito ang pinakataimtim na yugto, kapag naba- 
lot ng matinding katahimikan ang pulutong ng mga 
mananamba sa buong lawak ng mga gusali ng Tem- 
plo, samantalang sa loob ng santuwaryo mismo ay 
inilalagay ng saserdote sa ibabaw ng ginintuang al- 
tar ang insenso, at ang ulap ng ‘kabanguhan’ ay pu- 
mapailanlang sa harap ng Panginoon.” 


OREB [Uwak]. 
1. Isang prinsipe ng Midian. Sina Oreb at Zeeb ay 
nasa Midianitang hukbo ng mga haring sina Zeba at 


505 


Zalmuna na itinaboy ni Gideon at ng kaniyang 300 
tauhan. Ang dalawang prinsipe ay nabihag at pina- 
tay ng mga lalaki ng Efraim, at ang kanilang mga 
ulo ay dinala kay Gideon.--Huk 7:24, 25: 8:3-5: Aw 
83:11. 

2. Ang bato kung saan pinatay ang Midianitang 
prinsipe na si Oreb at nagtaglay ng kaniyang panga- 
lan. Hindi alam kung saan ang lokasyon nito.---Huk 
7:25; Isa 10:26. 


OREN. Isang anak ni Jerameel sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 2:25. 
ORNAN. Isang Jebusita na binilhan ni David ng 


giikan na nang maglaon ay naging dako para sa 
templo. (1Cr 21:18-28; 2Cr 3:1) Si Ornan ay tinata- 
wag ding Arauna.—Tingnan ang ARAUNA. 


ORPA. Ang Moabitang asawa ni Kilion, at tulad 
ni Ruth, isang manugang ni Noemi. (Ihambing ang 
Ru 1:3-5 sa 4:10.) Pagkamatay ng kani-kanilang 
asawa, ang tatlong balong ito na walang anak, sina 
Noemi, Orpa, at Ruth, ay nagsimulang maglakbay 
mula sa Moab patungong Betlehem. Sa isang pagka- 
kataon ay hinimok ni Noemi ang kaniyang dala- 
wang manugang na bumalik sa mga tahanan ng 
kani-kanilang ina at mag-asawa sa Moab, ngunit 
kapuwa nila patuloy na sinasabi kay Noemi, “Hindi, 
kundi kasama mo kaming babalik sa iyong bayan.” 
Mabait ang pakikitungo ni Orpa sa kaniyang biye- 
nan, na maliwanag na lubhang napamahal na sa 
kaniya. (Ru 1:8-10) Maaaring nais niyang pumisan 
kay Noemi dahil nasiyahan siya sa buhay sa piling 
ng isang pamilyang Israelita. Ngunit idiniin ngayon 
ni Noemi na kung mananatiling kasama niya ang 
dalawang balong Moabitang ito, malaki ang posibi- 
lidad na habambuhay silang magiging balo sa Juda, 
yamang napakaliit na ng pag-asa ni Noemi na mu- 
ling makapag-asawa at makapagluwal ng mga anak 
na lalaki, at mangyari man ito, tiyak niyang hindi 
nanaisin nina Orpa at Ruth na maghintay hanggang 
sa lumaki ang mga anak na lalaking iyon at gampa- 
nan ang pag-aasawa bilang bayaw ng mga balong 
Moabitang ito. Hindi sapat ang pagmamahal at pag- 
papahalaga ni Orpa upang maharap ang gayong po- 
sibilidad. Pagkatapos ng maraming pagtangis, nag- 
paalam siya kina Noemi at Ruth at bumalik “sa 
kaniyang bayan at sa kaniyang mga diyos.”--Ru 
1:3-15. 


OSEAS [pinaikling anyo ng Hosaias]. Hebreong 
propeta at manunulat ng aklat ng Bibliya na Oseas, 
ipinakilala lamang bilang anak ni Beeri. Si Oseas ay 
naglingkod bilang propeta ni Jehova sa panahon ng 
mga paghahari ng mga haring sina Uzias, Jotam, 
Ahaz, at Hezekias ng Juda at gayundin ni Jerobo- 


OSEAS, AKLAT NG 


am II (anak ni Joas) ng Israel, noong huling bahagi 
ng ikasiyam na siglo at hanggang noong ikawalong 
siglo B.C.E. (Os 1:1) Kabilang sa mga propeta ng 
yugtong iyon sina Amos, Isaias, at Mikas.--Am 1:1, 
Isa 1:1: Mik 1:1. 

Si Oseas ay maituturing na isang propeta (at ma- 
lamang na isang sakop) ng sampung-tribong hila- 
gang kaharian ng Israel. Ang kahariang iyon ang 
pangunahing pinagtuunan ng mga kapahayagan sa 
aklat ng Oseas. Bagaman ang Juda ay binanggit la- 
mang doon nang 15 beses, at ang kabiserang lunsod 
nito, ang Jerusalem, ay hindi nabanggit ni minsan, 
tinukoy ng aklat ang Israel nang 44 na beses, 37 sa 
Efraim (ang pangunahing tribo ng Israel), at 6 sa 
Samaria, ang kabisera ng hilagang kaharian. Ang 
karamihan sa iba pang mga lugar na binanggit sa 
aklat ay bahagi ng hilagang kaharian o nasa mga 
hanggahan nito.---Os 1:4, 5: 5:1, 8; 6:8, 9; 10:5, 8, 15; 
12:11, 14:6, 7. 

Gayunpaman, lumilitaw na pinag-ukulan ni Oseas 
ng malaking importansiya ang mga hari ng Juda, 
anupat binanggit ang apat na naghari roon noong 
panahon ng kaniyang ministeryo, samantalang iti- 
nala lamang ang isa na namamahala sa Israel nang 
simulan niya ang kaniyang gawain. (Os 1:1) Ngunit 
sa halip na maging pahiwatig ito na ang propeta ay 
nagmula o ipinanganak sa Juda, maaaring ipinakiki- 
ta nito na, tulad ng iba pang mga propeta ng Diyos, 
itinuring ni Oseas na tanging ang mga Judeanong 
hari sa pamilya ni David ang lehitimong mga taga- 
pamahala sa bayan ng Diyos at na ang hilagang ka- 
harian ng Israel ay isang malawakang relihiyoso at 
sibil na apostasya laban kay Jehova. Sabihin pa, ang 
pagtatalang ito ng mga tagapamahala sa dalawang 
kaharian ay nakatulong upang mas tumpak na ma- 
tukoy ang petsa ng makahulang gawain ni Oseas. 


OSEAS, AKLAT NG. Isang aklat ng He- 
breong Kasulatan na isinulat ni “Oseas na anak ni 
Beeri.” (Os 1:1) Dito, ang situwasyon ng pamilya ng 
manunulat ay inihalintulad sa kaugnayan ng Diyos 
sa Israel. (Kab 1-3) Ipinakikita ng aklat na ang basta 
pormal na relihiyosong seremonya ay hindi katang- 
gap-tanggap kay Jehova. (6:6) Itinatampok din nito 
ang awa at maibiging-kabaitan ng Diyo5s.---2:19, 
11:1-4: 14:4. 

Panahon at Lugar ng Pagsulat. Nagsimu- 
lang maglingkod si Oseas bilang propeta noong 
panahong magkasabay na nagpupuno ang Judea- 
nong si Haring Uzias (829-778 B.C.E.) at si Ha- 
ring Jeroboam II ng Israel (mga 844-804 B.C.E.), at 
sa gayon ay hindi lalampas sa 804 B.C.E., kung 
kailan maliwanag na nagwakas ang paghahari ni 
Jeroboam. (Os 1:1) Ang ministeryo ng panghuhula 
ni Oseas ay nagpatuloy hanggang sa pamamaha- 
la ni Haring Hezekias ng Juda, na ang paghahari 


OSEAS, AKLAT NG 


ay nagsimula noong mga 745 B.C.E. Samakatuwid, 
umabot ito nang di-kukulangin sa 59 na taon, baga- 
man walang alinlangang sumaklaw ito ng ilang 
panahon sa mga paghahari nina Jeroboam II at 
Hezekias, sa gayo'y mas mahaba pa nang kaunti. 
Bagaman nagtala si Oseas ng isang hula may kina- 
laman sa pagkawasak ng Samaria (13:16), hindi niya 
iniulat ang katuparan nito, na malamang na gaga- 
win niya kung ang pagsulat ng aklat ay umabot ng 
740 B.C.E., ang petsa ng pagbagsak ng Samaria. Sa- 
makatuwid, maliwanag na ang aklat ng Oseas ay 
isinulat sa distrito ng Samaria at natapos sa pagitan 
ng 745 at 740 B.C.E. 

Tagpo. Ang aklat ng Oseas ay pangunahin 
nang tungkol sa hilagang sampung-tribong kahari- 
an ng Israel (tinatawag ding Efraim alinsunod sa 
pangunahing tribo nito, anupat halinhinang ginaga- 
mit sa aklat ang mga pangalang iyan). Nang magsi- 
mulang humula si Oseas noong panahon ng pagha- 
hari ni Haring Jeroboam, ang Israel ay nagtatamasa 
ng materyal na kasaganaan. Ngunit itinakwil ng 
mga tao ang kaalaman sa Diyos. (Os 4:6) Kabilang 
sa kanilang balakyot na mga gawain ang mga pag- 
bububo ng dugo, pagnanakaw, pakikiapid, panga- 
ngalunya, at pagsamba kay Baal at sa mga guyang 
idolo. (2:8, 13; 4:2, 13, 14; 10:5) Pagkamatay ni Ha- 
ring Jeroboam, naglaho ang kasaganaan, at umiral 


506 


ang nakatatakot na mga kalagayan, na lipos ng ka- 
guluhan at pagpaslang sa mga namumuno. (2Ha 
14:29-15:30) Humula rin ang tapat na si Oseas sa 
gitna ng mga kalagayang ito. Sa katapus-tapusan, 
noong 740 B.C.E., ang Samaria ay bumagsak sa mga 
Asiryano at dito nagwakas ang sampung-tribong 
kaharian.---2Ha 17:6. 

Ang Asawa at mga Anak ni Oseas. Sa utos 
ni Jehova, kumuha si Oseas sa ganang kaniya ng 
“isang asawang mapakiapid at ng mga anak sa pa- 
kikiapid.” (Os 1:2) Hindi ito nangangahulugan na 
nag-asawa ang propeta ng isang patutot o ng isang 
babaing imoral na mayroon nang mga anak sa 
ligaw. Ipinahihiwatig nito na ang babae ay ma- 
giging mapangalunya at magkakaroon ng gayong 
mga anak pagkatapos niyang mapangasawa ang 
propeta. Nag-asawa si Oseas kay Gomer, na “nagsi- 
lang sa kaniya ng isang anak na lalaki,” si Jezreel. 
(1:3, 4) Nang maglaon, nagsilang si Gomer ng isang 
anak na babae, si Lo-ruhama, at pagkatapos nito ay 
ng isang anak na lalaki na pinanganlang Lo-ami, 
maliwanag na parehong bunga ng kaniyang pa- 
ngangalunya, yamang hindi binanggit ang prope- 
ta may kaugnayan sa kapanganakan ng mga ito. 
(1:6, 8, 9) Ang Lo-ruhama ay nangangahulugang 
“[Siya ay] Hindi Pinagpakitaan ng Awa,” at ang ka- 
hulugan ng Lo-ami ay “Hindi Ko Bayan,” mga pa- 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG OSEAS 


Mga hula na pangunahin nang ipinatungkol sa Israel (ang hila- 
gang kaharian, tinatawag ding Efraim) at nagdiriin sa pambi- 
hirang awa ni Jehova 

Isinulat ni Oseas pagkatapos ng 745 B.C.E., di-katagalan bago 
dalhin ng Asirya sa pagkatapon ang Israel 


Ang mga pakikitungo ni Jehova sa Israel ay inilara- 
wan ng situwasyon ng pamilya ni Oseas (1:1--3:5) 
Sinabihan si Oseas na mag-asawa ng isang babae na sa 
kalaunan ay magiging mapangalunya, na lalarawan sa ka- 
walang-katapatan ng Israel kay Jehova 


Nagkaanak si Oseas sa kaniyang asawang si Gomer ng 

isang anak na lalaki na pinanganlang Jezreel. Ang sumu- 
nod na dalawang anak ni Gomer, si Lo-ruhama (nanga- 
ngahulugang “[Siya ay] Hindi Pinagpakitaan ng Awa”) at 
si Lo-ami (nangangahulugang “Hindi Ko Bayan”), ay mali- 
wanag na mga bunga ng pangangalunya nito, ang kahu- 
lugan ng mga pangalan ay nagpapahiwatig ng pag-uurong 
ni Jehova ng kaniyang awa sa Israel at sa pagtatakwil 
niya sa di-tapat na bayan 


Pagkatapos dumanas ng paghatol ng Diyos dahil sa ka- 
nilang kawalang-pananampalataya at pagbaling sa pag- 
samba kay Baal, ang Israel ay isasauli at muling 
magtatamasa ng mga pagpapala, sa gayo'y matutupad 
ang kahulugan ng pangalang Jezreel (samakatuwid nga, 
“Ang Diyos ay Maghahasik ng Binhi”) 


Tinagubilinan si Oseas na kuning muli ang kaniyang nanga- 
lunyang asawa: ginawa niya iyon ngunit tinakdaan niya 
ito ng restriksiyon, anupat sinabihan ito na huwag makia- 
pid--nagpapahiwatig ng situwasyon ng Israel hanggang 
noong manumbalik ito kay Jehova 

Makahulang mga hatol laban sa Israel (at Juda) dahil 
sa kawalang-katapatan kay Jehova (4:1--13:16) 

Sa pagsasagawa nila ng pandaraya, pagpaslang, pagnana- 
kaw, pangangalunya, idolatriya, at espirituwal na pagpa- 
patutot, ipinakita ng bayan na wala silang kaalaman sa 
Diyos, kaya naman hihingan sila ng pagsusulit 


Dahil sa idolatriya at katiwalian sa moral ng Israel, at 
sa kanilang may-kamangmangang pulitikal na pakikipag- 
alyansa sa magkalabang mga kapangyarihan (Ehipto at 
Asirya), sa halip na manalig kay Jehova ukol sa katiwa- 
sayan, ang lupain ay wawasakin at ang mga makaliligtas 
ay dadalhin sa Asirya 

Pamamanhik na manumbalik kay Jehova (14:1-9) 


Ang bayan ay hinimok na makiusap kay Jehova na pagpa- 
umanhinan sila, na maghandog ng mga toro ng kanilang 
mga labi, at huwag nang umasa sa alyansang militar at 
mga kabayong pandigma ukol sa proteksiyon 

Ang panunumbalik nila kay Jehova ay magbubunga ng 
pagpapagaling, ng pag-ibig niya sa kanila nang bukal sa 
loob, at ng maunlad na kalagayan sa ilalim ng kaniyang 
pagpapala 


507 


ngalang nagpapahiwatig ng di-pagsang-ayon ni Je- 
hova sa suwail na Israel. Sa kabilang dako, ang 
pangalan ng panganay na anak na “Jezreel,” nanga- 
ngahulugang “Ang Diyos ay Maghahasik ng Binhi,” 
ay ikinapit sa bayan sa positibong paraan sa isang 
hula ng pagsasauli.---2:21-23. 

Pagkasilang ng mga anak na ito, lumilitaw na ini- 
wan ni Gomer si Oseas upang sumama sa kaniyang 
mga kalaguyo, ngunit hindi sinasabi na diniborsiyo 
siya ng propeta. Maliwanag na nang maglaon ay ini- 
wan siya ng kaniyang mga mangingibig at nasadlak 
siya sa karalitaan at pagkaalipin, sapagkat waring 
ipinahihiwatig sa Oseas 3:1-3 na binili siya ng pro- 
peta na para bang naging alipin siya at kinuha 
siyang muli bilang asawa. Ang kaugnayan ni Oseas 
kay Gomer ay kahalintulad ng kaugnayan ni Jeho- 
va sa Israel, anupat handa ang Diyos na tanggaping 
muli ang kaniyang nagkasalang bayan matapos ni- 
lang pagsisihan ang kanilang espirituwal na panga- 
ngalunya.--Os 2:16, 19, 20, 3:1-5. 

Itinuturing ng ilang iskolar ng Bibliya na ang pag- 
aasawa ni Oseas ay isang pangitain, maaaring ha- 
bang siya'y nasa kawalan ng diwa o nananaginip, 
anupat hindi kailanman isinagawa. Gayunman, hin- 
di sinabi ng propeta ni ipinahiwatig man niya na 
iyon ay isang pangitain, o isang panaginip. Ipinapa- 
lagay naman ng iba na ang kaniyang pag-aasawa 
ay isang alegoriya o isang talinghaga. Ngunit hindi 
gumamit si Oseas ng simboliko o makasagisag na 
terminolohiya nang talakayin niya iyon. Ang pang- 
malas na isa itong ulat hinggil sa aktuwal na pag- 
aasawa ni Oseas kay Gomer at sa literal na pagkaka- 
sauli ni Gomer sa propeta ay nagbibigay ng puwersa 
at kahulugan sa pagkakapit ng mga bagay na ito sa 
tunay na mga pangyayari sa Israel. Hindi nito sini- 
sira ang simpleng ulat ng Bibliya, at kasuwato ito ng 
pagpili ni Jehova sa Israel, ng espirituwal na panga- 
ngalunya ng bansa nang dakong huli, at ng pagka- 
kasauli ng bayan sa Diyos nang sila'y magsisi. 

Istilo. Ang istilo ng pagsulat ni Oseas ay maikli 
at kakikitaan ng mabilis na pagbabago ng diwa. Ang 
aklat ay naglalaman ng mga pananalitang may ma- 
tinding damdamin at puwersa sa anyong saway, ba- 
bala, at payo, gayundin ng magiliw na mga pakiusap 
ukol sa pagsisisi. At naglalaman ito ng mahuhusay na 
tayutay.--Os 4:16: 5:13, 14: 6:3, 4: 7:4-8, 11, 12; 8:7: 
9:10: 10:1, 7, 11-13, 11:3, 4: 13:3, 7, 8, 15; 14:5-7. 

Pagiging Kanonikal. Ang aklat ng Oseas ang 
una sa tinatawag na mga pangalawahing propeta sa 
karaniwang mga Bibliyang Tagalog, gayundin sa si- 
naunang mga tekstong Hebreo at Septuagint. Espesi- 
pikong binanggit ni Jerome na ang isa sa mga dibi- 
syon ng sagradong mga aklat ng mga Judio ay Ang 
Aklat ng Labindalawang Propeta, na doo'y maliwa- 
nag na kabilang ang aklat ng Oseas upang ma- 
kumpleto ang bilang na 12. Si Melito ng ikalawang 


OSEAS, AKLAT NG 


siglo C.E. ay nag-iwan ng isang katalogo na kinabibi- 
langan ng mga aklat na ito, gaya rin ni Origen at ng 
iba pa. 

Kasuwato ng Iba Pang mga Aklat ng Bibliya. 
Ang aklat na ito ay kasuwato ng mga kaisipang ipi- 
nahayag sa ibang bahagi ng Bibliya. (Halimbawa, 
paghambingin ang Os 6:1 at Deu 32:39, Os 13:6 at 
Deu 8:11-14, 32:15, 18.) Ang aklat ng Oseas ay tu- 
mukoy sa mga pangyayaring nakaulat sa ibang ba- 
hagi ng Kasulatan, gaya ng mga insidente may 
kinalaman kay Jacob (Os 12:2-4, 12, Gen 25:26; 
32:24-29: 29:18-28, 31:38-41), ng Pag-alis ng Isra- 
el mula sa Ehipto (Os 2:15: 11:1, 12:13), ng kani- 
lang kawalang-katapatan may kaugnayan sa Baal 
ng Peor (Os 9:10, Bil 25), at ng paghiling ng bansa 
ng isang taong hari (Os 13:10, 11; 1Sa 8:4, 5, 19-22). 

Ginamit sa Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan. Makalawang ulit na sumipi si Jesu-Kristo 
mula sa Oseas 6:6, na ginagamit ang mga salitang 
“Ang ibig ko ay awa, at hindi hain.” (Mat 9:13, 12:7) 
Tinukoy niya ang Oseas 10:8 nang magpahayag siya 
ng hatol sa Jerusalem (Luc 23:30), at ang pananali- 
tang ito ay ginamit sa Apocalipsis 6:16. Ginamit ka- 
puwa nina Pablo at Pedro ang Oseas 1:10 at 2:23. (Ro 
9:25, 26: 1Pe 2:10) Sumipi si Pablo mula sa Oseas 
13:14 (LXX) nang talakayin niya ang pagkabuhay- 
muli, nang kaniyang itanong: “Kamatayan, nasa- 
an ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang 
iyong tibo?”--1Co 15:55, ihambing din ang Oseas 
14:2 sa Hebreo 13:15. 

Natupad na mga Hula. Natupad ang makahu- 
lang mga salita sa Oseas 13:16 may kinalaman sa 
pagbagsak ng Samaria. Ipinakita rin ng hula ni Oseas 
na ang Israel ay iiwan ng kaniyang mga mangingibig 
sa gitna ng mga bansa. (Os 8:7-10) Sa totoo, hindi na- 
katulong ang mga ito nang ang Samaria ay wasakin 
at ang mga tumatahan sa Israel ay maging mga bi- 
hag ng Asirya noong 740 B.C.E.---2Ha 17:3-6. 

Patiunang sinabi ng hula ni Oseas na ang Diyos ay 
magsusugo ng apoy sa mga lunsod ng Juda. (Os 8:14) 
Noong ika-14 na taon ng paghahari ni Haring Heze- 
kias, ang Asiryanong si Haring Senakerib ay “su- 
mampa laban sa lahat ng nakukutaang lunsod ng 
Juda at sinakop ang mga iyon.” (2Ha 18:13) Gayun- 
man, inihula rin ni Oseas na ililigtas ni Jehova ang 
Juda. (Os 1:7) Nangyari ito nang biguin ng Diyos ang 
plano ni Senakerib na salakayin ang Jerusalem, nang 
lipulin ng anghel ni Jehova ang 185,000 lalaki ng huk- 
bong Asiryano sa isang gabi. (2Ha 19:34, 35) Ngunit 
isang lalong kapaha-pahamak na “apoy” ang sumapit 
nang ang Jerusalem at ang mga lunsod ng Juda ay 
wasakin ni Haring Nabucodonosor ng Babilonya no- 
ong 607 B.C.E.---2Cr 36:19; Jer 34:6, 7. 

Magkagayunman, kaayon ng kinasihang mga 
hula ng pagsasauli na masusumpungan sa aklat ng 
Oseas, isang nalabi ng bayan ng Juda at Israel ang 
tinipon at lumabas mula sa lupain ng pagkatapon, 


OSO 


ang Babilonia, noong 537 B.C.E. (Os 1:10, 11; 2:14- 
23: 3:5; 11:8-11, 13:14, 14:1-8, Ezr 3:1-3) Ginamit ni 
Pablo ang Oseas 1:10 at 2:23 upang idiin ang di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ipinakikita 
sa “mga sisidlan ng awa,” at ginamit din ni Pedro 
ang mga tekstong ito. Ipinakikita ng mga pagkaka- 
pit na ito ng mga apostol na ang mga hula ay tumu- 
tukoy rin sa maawaing pagtitipon ng Diyos sa isang 
espirituwal na nalabi.---Ro 9:22-26, 1Pe 2:10. 

May masusumpungan ding Mesiyanikong hula sa 
aklat ng Oseas. Ikinapit ni Mateo ang mga salita ng 
Oseas 11:1 (“mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking 
anak") sa batang si Jesus, na dinala sa Ehipto ngunit 
nang maglaon ay ibinalik sa Israel.---Mat 2:14, 15. 


OSO [sa Heb., dov o dohv, sa Gr., ar'kos]. Ang 
Syrian brown bear (Ursus arctos syriacus) ay dating 
makikita sa Palestina, ngunit masusumpungan pa 
rin ito sa H Sirya, sa HK Iran, at sa T Turkey. Ang 
kulay nito ay kadalasang mapusyaw na kayumang- 
gi at may aberids na timbang na mga 140 kg 
(310 Ib). Bagaman waring lampa ang oso, nakata- 
takbo ito nang napakabilis maging sa lubak-lubak 
na lupain, ang ilang uri ng oso ay umaabot sa bilis 
na halos 48 km (30 mi) bawat oras. Mahuhusay ring 
lumangoy ang mga oso, at karamihan sa kanila ay 
nakaaakyat ng puno. 

Walang saligan ang palagay na nangyayakap 
o naninikil ang mga oso upang pumatay ng bikti- 
ma. Kapag nakikipaglaban, inihahambalos ng oso 
ang kaniyang malalaking pangalmot, at sa lakas at 
bigat ng kaniyang mga bisig ay naikakalmot niya 
nang malalim ang kaniyang nakausling mga kuko 
sa katawan ng kaaway. Sa isang hampas lamang ay 
mapapatay niya ang isang hayop gaya ng usa. 
Kaya angkop na angkop na tukuyin ng Kasulatan 
ang oso na kasimpanganib ng leon. (Am 5:19: Pan 
3:10) Sa katunayan, itinuturing ng mga naturalista 
ang oso na mas mapanganib pa kaysa sa malala- 
king pusa. Gayunman, kadalasan nang ang oso, tu- 
lad ng ibang hayop, ay hindi nananakit ng tao kun- 
di umiiwas pa nga, bagaman umaatake ito kapag 
ginalit o nagulat. 

Ang bangis ng babaing oso kapag nawala ang 
mga anak nito ay ilang ulit na binabanggit sa Kasu- 
latan. (2Sa 17:8, Kaw 17:12, Os 13:8) Sa isang pagka- 
kataon, mga oso ang ginamit ng Diyos upang puksa- 
in ang delingkuwenteng mga kabataan na lumibak 
sa propetang si Eliseo.---2Ha 2:24. 

Sari-sari ang kinakain ng mga oso. Kumakain sila 
ng dahon at ugat ng mga halaman, prutas, berry, 
nuwes, itlog, insekto, isda, rodent, at mga tulad nito, 
at napakahilig din nila sa pulot-pukyutan. Bagaman 
may ilang eksepsiyon, waring mga halaman ang 
mas gustong kainin ng mga oso. Gayunpaman, sa 
sinaunang Israel, kapag kakaunti na ang mga prutas 


508 


at iba pang di-karneng pagkain ng oso, kailangang 
maging mapagbantay ang mga nagpapastol ng mga 
tupa at kambing dahil sa pananalakay ng mga oso. 
Noong kabataan pa si David, sinagupa niya ang 
isang sumasalakay na oso upang maprotektahan 
ang kawan ng kaniyang ama.-- 1Sa 17:34-37. 

Kapag ang mga oso ay gutom at nakaamoy ng 
masisila, mariringgan sila ng di-mapakaling pag- 
ungol. Kaya naman inilalarawan ng propetang si 
Isaias ang mga Israelita na 'umuungol tulad ng mga 
oso sa paghihintay sa katarungan at kaligtasan, 
ngunit paulit-ulit lamang na nabibigo. (Isa 59:11) 
Ang isang sumisibasib na oso ay angkop ding ini- 
hahalintulad sa isang balakyot na tagapamahala 
na sumasalakay at naniniil sa kaniyang maralitang 
mga sakop.---Kaw 28:15. 

Sa pangitain ni Daniel tungkol sa kahila-hilakbot na 
mga hayop na sumasagisag sa mga kapangyarihang 
pandaigdig sa lupa, ang oso ay lumalarawan sa Ka- 
pangyarihang Pandaigdig ng Medo-Persia at sa kasa- 
kiman nito sa pananakop at pandarambong ng teri- 
toryo. (Dan 7:5, 17) Nakita ni Juan sa pangitain ang 
isang hayop na kasingganid nito, ang mabangis na 
hayop mula sa dagat, na may pitong ulo at sampung 
sungay at may mga paang “gaya ng sa oso.” (Apo 
13:2) Ang kapayapaan sa gitna ng muling-tinipong 
bayan ni Jehova, sa ilalim ng pamamahala ng Mesi- 
yas, ay ipinahihiwatig ng hula na nagsasabing ang 
oso ay manginginaing kasama ng baka.--Isa 11:7. 


OTNI [pinaikling anyo ng Otniel]. Anak ni Se- 
maias at apo ng Korahitang si Obed-edom, inata- 
san bilang isang Levitang bantay ng pintuang- 
daan sa harap ng santuwaryo. Si Otni at ang 
kaniyang mga kapatid ay “mga tagapamahala sa 
sambahayan ng kanilang ama, . . . may kakayahan 
at makapangyarihang mga lalaki.”--ICr 26:1, 4, 
6-8, 15. 


OTNIEL. Ang unang binanggit na hukom ng Is- 
rael pagkatapos ni Josue. Si Otniel ay “anak ni Kenaz, 
na nakababatang kapatid ni Caleb.” (Huk 1:13, 3:9, 
Jos 15:17) Bagaman ang ganitong kaayusan sa bala- 
rila ay maaaring mangahulugan na ang nakababa- 
tang kapatid ni Caleb ay alinman kina Otniel at Ke- 
naz, upang makatugma ng ibang mga teksto, dapat 
kilalanin si Otniel bilang pamangkin ni Caleb, o anak 
ng kapatid ni Caleb na si Kenaz. Kaya ang ilang salin 
ay kababasahan: “Si Otniel, na anak ng nakababa- 
tang kapatid ni Caleb, si Kenaz.” (AT, Mo) Bukod di- 
yan, si Caleb ay “anak ni Jepune,” kaya hindi anak ni 
Kenaz gaya ni Otniel.--Bil 32:12, 1Cr 4:15. 

Ang pag-aasawa ni Otniel kay Acsa na anak ni 
Caleb ay resulta ng kaniyang tagumpay laban sa 
Debir na moog ng mga Canaanita. Ipinangako ni 
Caleb na ibibigay niya si Acsa sa sinumang maka- 


509 


lulupig sa lunsod. (Jos 15:16-19, Huk 1:11-15) Si 
Otniel ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na 
nagngangalang Hatat at nakapagtatag ng isang 
permanenteng pamilya sa tribo ni Juda. Pagkaraan 
ng maraming taon, noong panahon ng paghahari 
ni David, isang inapo ang pinili mula sa pamilyang 
ito upang maging ulo ng isang pangkat na nagli- 
lingkod na binubuo ng 24,000 katao.--1Cr 4:13, 27: 
1, 15. 

Ang unang paniniil sa Israel ng mga haring ban- 
yaga dahil sa pagsuway ay tumagal nang walong 
taon. Nang sila ay “nagsimulang humingi ng saklo- 
lo kay Jehova,” ibinangon Niya si Otniel upang ilig- 
tas sila. Palibhasa'y sumasakaniya ang espiritu ni 
Jehova, natalo ni Otniel si Cusan-risataim, “na hari 
ng Sirya,” at siya'y humawak ng panlahatang pa- 
ngangasiwa at naglapat ng mga hudisyal na pasiya 
sa kaniyang mga kapatid.---Huk 3:8-11. 


P 


PAA. Ang Hebreong reghel at ang Griegong 
pous ay pangunahin nang tumutukoy sa pinakaiba- 
bang bahagi ng binti, ang bahagi ng katawan na ipi- 
nantatayo ng tao o ng hayop. Ang mga terminong 
ito ay kapuwa ginagamit sa literal at sa makasagi- 
sag na mga paraan. 

Noong sinaunang mga panahon, gaya sa mara- 
ming bahagi ng lupa sa ngayon, mga paa ang pa- 
ngunahing ginagamit bilang transportasyon. Ang 
ilan sa karaniwang mga tao ay naglalakad nang na- 
katapak, ngunit pangkaraniwang isinusuot ang mga 
sandalyas na binubuo ng suwelas at ng ilang mga 
panali. (Tingnan ang SANDALYAS.) Pagpasok sa bahay, 
inaalis ng isang tao ang kaniyang mga sandalyas. 
Isang mahalagang tanda ng pagkamapagpatuloy na 
halos isang tungkulin na ay ang paghuhugas ng 
mga paa ng isang panauhin, ang paglilingkod na ito 
ay ginagawa ng may-bahay o ng isang lingkod, o sa 
paanuman ay naglalaan ng tubig para sa layuning 
ito.--Gen 18:4, 24:32, 1Sa 25:41: Luc 7:37, 38, 44. 

Yamang inaalis ang mga sandalyas kapag ang isa 
ay nakatuntong sa banal na lupa, ang mga saserdo- 
teng nagsasagawa ng mga tungkulin sa tabernaku- 
lo o sa templo ay walang alinlangang naglilingkod 
nang nakatapak. (Exo 3:5, Jos 5:15) Hindi kasama 
ang mga sandalyas sa mga tagubilin sa paggawa ng 
mga kasuutan ng saserdote.--Exo kab 28, tingnan 
ang POSISYON AT KILOS NG KATAWAN. 

Hinugasan ni Kristo ang mga Paa ng mga 
Alagad. Tinuruan ni Jesu-Kristo ang kaniyang 


PAA 
OZEM. 


1. Ikaapat na nakatalang anak ni Jerameel sa tri- 
bo ni Juda.—1Cr 2:25. 

2. Ang ikaanim na binanggit na anak ni Jesse at 
nakatatandang kapatid ni David; tribo ni Juda.---1Cr 
2:13, 15. 


OZNI [posibleng pinaikling anyo ng Azaniag]. 
Anak ni Gad at pinagmulan ng pantribong pamil- 
ya ng mga Oznita na binilang noong ikalawang 
pagrerehistro ng Israel sa ilang. (Bil 26:15, 16) Si 
Ozni ay tinatawag na Ezbon sa unang talaan ng 
mga anak ni Gad, kung saan ang pangalan ng ilan 
sa mga ito ay waring iba ang pagkakasulat sa 
Mga Bilang.---Gen 46:16. 


OZNITA, MGA [Ni (Kay) Ozni]. Isang pamil- 
ya na mula sa tribo ni Gad na nagmula kay Ozni. 
—Bil 26:15, 16. 


mga alagad ng aral sa kapakumbabaan at pagliling- 
kod sa isa't isa nang siya, na kanilang Panginoon, ay 
maghugas ng kanilang mga paa. (Ju 13:5-14, iham- 
bing ang 1Ti 5:9, 10.) Nang pagkakataong ito ay si- 
nabi ni Jesus: “Siya na nakapaligo na ay hindi na ka- 
ilangang mahugasan maliban sa kaniyang mga paa, 
kundi lubusan na siyang malinis,” anupat walang 
alinlangang tinutukoy niya ang bagay na bagaman 
nakapaligo na ang isang tao, maaalikabukan pa rin 
ang mga paa nito kahit sa kaunting paglalakad anu- 
pat kailangang hugasan ang mga ito nang madalas. 
Noong mga araw ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
ang mga saserdote at mga Levita na may tungku- 
ling magbantay sa templo, matapos silang maligo 
nang maaga sa kinaumagahan, ay hindi kailangang 
muling maligo sa araw na iyon, kailangan lamang 
silang maghugas ng kanilang mga kamay at mga 
paa. (Tingnan din ang Exo 30:19-21.) Sa pagsasa- 
bing, “kayo ay malilinis, ngunit hindi ang lahat 
[anupat tinutukoy si Hudas],” maliwanag na binig- 
yan ni Jesus ng karagdagang espirituwal na kahulu- 
gan ang kaniyang mga ikinilos sa pagkakataong 
iyon. (Ju 13:10, 11) Ipinakikita sa Efeso 5:25, 26, na 
nililinis ni Jesus ang kongregasyong Kristiyano sa 
“paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita” ng 
katotohanan. Makatuwiran kung gayon na ang tapat 
na mga tagasunod ni Jesus ay magpapakita ng ma- 
pagpakumbabang pagkabahala hindi lamang para 
sa pisikal na mga pangangailangan ng kanilang 
mga kapatid kundi lalo na para sa espirituwal na 


PAA 


mga pangangailangan ng mga ito. Sa gayon ay ma- 
tutulungan nila ang isa't isa na manatiling malinis 
mula sa pang-araw-araw na mga tukso at mga silo 
na maaaring makarumi sa isang Kristiyano habang 
lumalakad siya sa sanlibutang ito.---Heb 10:22, Gal 
6:1, Heb 12:13, tingnan ang PAGHUHUGAS NG MGA PAA. 
“Paglalakad.” Ang mga salitang “paa” at “mga 
paa” ay malimit gamitin upang tumukoy sa hilig ng 
isang tao o sa landasin na kaniyang tinatahak, ma- 
buti man o masama. (Aw 119:59, 101: Kaw 1:16: 
4:26: 5:5: 19:2: Ro 3:15) Ang salitang “lakad” ay gi- 
nagamit sa gayunding kahulugan, gaya sa panana- 
litang, “Si Noe ay lumakad na kasama ng tunay 
na Diyos,” na nangangahulugang tinahak niya ang 
isang landasin na kasuwato ng kalooban at mga utos 
ng Diyos. (Gen 6:9: ihambing ang Efe 2:1, 2.) Sa ma- 
kasagisag na paraan ay pinapatnubayan ng Diyos sa 
tamang landas ang mga paa ng kaniyang tapat mga 
lingkod, anupat ipinakikita sa kanila ang daan na da- 
pat nilang lakaran upang hindi sila matisod tungo 
sa espirituwal na pagkabuwal o kaya ay masilo sa 
kasamaan, at kung minsan ay iniingatan pa nga 
niya sila upang huwag silang mabihag ng kaaway. 
(1Sa 2:9, Aw 25:15: 119:105, 121:3; Luc 1:78, 79) Sa 
kabilang dako, pangyayarihin niyang madulas ang 
balakyot at mabuwal sa pagkatalo. (Deu 32:35, Aw 
9:15) Nagbababala si Jehova laban sa pakikisama sa 
isang landasin kasama ng masasamang tao, o sa 
pagparoon sa isang masamang landas. (Kaw 1:10, 
15: 4:27) Pinapayuhan niya ang tao na bantayan 
ang mga paa nito kapag pumaparoon sa bahay ng 
Diyos. Dapat na lumapit ang tao taglay ang isang ta- 
imtim na puso upang makinig at matuto.---Ec 5:1. 
Iba Pang Makasagisag na mga Paggamit. 
Ang iba pang makasagisag na mga pananalita ay 
ang “madadapuan ng talampakan ng paa’ at 'pahi- 
ngahang-dako para sa talampakan ng paa,' samaka- 
tuwid nga, isang dakong tirahan o pag-aari (Gen 
8:9: Deu 28:65): “sinlapad-ng-talampakan,” upang 
tukuyin ang pinakamaliit na bahagi ng lupa na ma- 
aaring ariin ng isa (Gaw 7:5, Deu 2:5, ihambing ang 
Jos 1:3), ‘magtaas ng paa, tumahak sa o simulan 
ang isang landasin ng pagkilos (Gen 41:44): “ga- 
win mong madalang ang iyong paa sa bahay ng 
iyong kapuwa,” anupat hindi nagsasamantala sa ka- 
niyang pagkamapagpatuloy (Kaw 25:17): lumala- 
kad nang nakatapak, sa kahihiyan o pagdadalam- 
hati (ang mga bihag ay kadalasang inaakay nang 
nakatapak) (Isa 20:2): “paglalagay ng isang bagay sa 
paanan" ng isang tao, bilang isang kaloob o handog 
(Gaw 5:1, 2): 'pagsubsob sa paanan ng isa,” bilang 
pangangayupapa (Mar 5:22): “paglalagay sa ilalim 
ng mga paa,' ipinasakop (1Co 15:27: Heb 2:8): 'pag- 
sugat o pagyapak sa ilalim ng mga paa, sa tagum- 
pay (Mal 4:3: Ro 16:20): ‘paglalagay ng mga paa sa 


510 


batok ng isang kaaway, bilang sagisag ng pagsupil 
o paglupig sa kaniya (Jos 10:24): ‘paghuhugas ng 
paa sa dugo, sa paglalapat ng kamatayan sa mga 
kaaway (Aw 68:22, 23): pagtatakip sa mga paa, na- 
nanabi (sa literal, “pinananatiling nakatago ang mga 
paa', Huk 3:24, 1Sa 24:3). Ang pariralang “naglulu- 
bog ng kaniyang paa sa langis” ay ginamit sa ma- 
kahulang paraan upang tukuyin ang mataba, o sa- 
ganang bahagi ng lupain na tataglayin ng tribo ni 
Aser sa gitna ng iba pang mga tribo ng Israel. (Deu 
33:24) Inalisan ni Ruth ng takip ang mga paa ni 
Boaz at nahiga siya sa paanan nito upang itawag- 
pansin dito na kailangan itong gumawa ng legal na 
pagkilos may kinalaman sa pag-aasawa bilang ba- 
yaw.--Ru 3:4, 7, 8. 

Mga paa na “pagkaganda-ganda.” Espesyal 
ang turing ni Jehova sa mga paa niyaong naghaha- 
yag ng mabuting balita ng Kaharian, anupat tinata- 
wag ang mga ito na “pagkaganda-ganda.” (Isa 52:7; 
Ro 10:15) Ang mga paa ng isang Kristiyano ay da- 
pat na may suot na “panyapak para sa mabuting ba- 
lita ng kapayapaan” upang madala niya nang wasto 
ang mabuting balita. (Efe 6:15) Tinagubilinan ni Je- 
sus ang kaniyang mga alagad na kapag yaong nasa 
bahay o lunsod ay hindi tumanggap sa kanila o na- 
kinig sa kanilang mga salita, dapat nilang ipagpag 
ang alabok mula sa kanilang mga paa, sa gayon ay 
ipinakikitang ipinauubaya nila ang di-tumanggap 
na bahay o lunsod sa mga resulta na nakatakdang 
dumating mula sa nakatataas na pinagmumulan, 
mula sa langit.---Mat 10:14. 

“Putulin mo ang iyong paa.” Binanggit ni Je- 
sus ang tungkol sa “pagputol sa paa ng isa,” hindi sa 
literal kundi sa makasagisag na diwa, nang sabihin 
niya: “Kaya nga, kung ang iyong kamay o ang iyong 
paa ay nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon 
mula sa iyo.” Ibig niyang sabihin, sa halip na haya- 
an ang isang sangkap ng katawan gaya ng isang ka- 
may o isang paa na magpangyari sa may-ari nito 
na magkasala ng kasalanang walang kapatawaran, 
dapat niyang lubusang patayin ang gayong sangkap 
na para bang pinutol ito mula sa katawan.---Mat 
18:8: Mar 9:45; ihambing ang Col 3:5. 

Sa Kristiyanong “katawan.” Nang ihalintu- 
lad ng apostol na si Pablo ang kongregasyong Kris- 
tiyano sa katawan ng tao, pinatingkad niya ang pag- 
tutulungan ng mga miyembro sa isa't isa nang 
kaniyang sabihin: “Kung sasabihin ng paa: “Sapag- 
kat ako ay hindi kamay, hindi ako bahagi ng kata- 
wan, hindi sa dahilang ito ay hindi iyon bahagi ng 
katawan.”--1Co 12:15. 

Tuntungan ng Diyos. Inilalarawan ni Jehova 
ang kaniyang soberanong posisyon sa pagsasabing 
siya'y nakaupo sa isang makalangit na trono at na 


511 


ang lupa ang kaniyang tuntungan. (Isa 66:1) Sinasa- 
bi niya sa Sion na pagagandahin niya ang dako ng 
kaniyang santuwaryo, at idinaragdag niya: “Luluwal- 
hatiin ko ang mismong dako ng aking mga paa.” 
—lIsa 60:13, 14: tingnan ang DALIRI SA PAA, SAKONG. 


PAARAI [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “ibukang mabuti']. Isang Arbita 
at isa sa makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar ni David. (2Sa 23:8, 35) Maaaring 
siya rin ang Naarai na binanggit sa 1 Cronica 11:37, 
na waring isang katulad na talaan. 


PAARALAN. Isang institusyon na naglalaan 
ng pagtuturo. Ang salitang Ingles na “school” ay hi- 
nalaw sa Griegong skho-le, na pangunahin nang 
nangangahulugang “libreng panahon”, samakatu- 
wid nga, yaong pinaggagamitan ng libreng pana- 
hon---talakayan, lektyur, pag-aaral, pagkatuto. 

Iniatang ng Maylalang sa mga magulang ang pa- 
nanagutang ituro sa kanilang mga supling ang tu- 
nay na kahulugan ng buhay, kapuwa ng pisikal na 
buhay at ng espirituwal na buhay. Sa sinaunang Is- 
rael, itinalaga rin niya ang tribo ni Levi upang mag- 
laan ng edukasyon hinggil sa relihiyon.---Tingnan 
ang EDUKASYON. 

Nang maglaon, nagkaroon ang mga Judio ng mga 
dako para sa mas mataas na edukasyon tungkol sa 
relihiyon. Halimbawa, nag-aral si Saul (Pablo) sa pa- 
anan ni Gamaliel. Kinukuwestiyon noon ng mga Ju- 
dio ang mga kuwalipikasyon ng sinumang nag- 
aangking nagtuturo ng kautusan ng Diyos kung 
hindi ito nakapag-aral sa kanilang mga paaralan. 
--Gaw 22:3: Ju 7:15. 

Noong siya ay nasa Efeso, nagbigay si Pablo ng 
mga pahayag sa sinagoga sa loob ng tatlong buwan, 
yamang ang mga sinagoga ay mga dako ng pagtu- 
turo. Ngunit nang mahigpit na salansangin ng ilan 
ang mabuting balita, dinala ni Pablo ang mga alagad 
sa awditoryum ng paaralan ni Tirano, kung saan 
nagbigay siya ng mga pahayag araw-araw sa loob 
ng dalawang taon. Walang detalyeng inilaan tungkol 
sa layunin ng pagkakatatag ng paaralang iyon, ngu- 
nit maliwanag na pinahintulutan si Pablo na gamitin 
ang pasilidad na iyon, marahil ay sa loob ng ilang 
oras bawat araw.--Gaw 19:8-10, tlb sa Rbi8. 

Ang mga dakong pinagtitipunan noon ng kon- 
gregasyong Kristiyano ay nagsilbing mga paaralan 
kung saan maaaring pag-aralan ang mga balumbon 
ng Hebreong Kasulatan at pati na ang mga akda ng 
mga apostol at ng kanilang mga kasamahan. Iilan 
lamang sa mga Kristiyano ang maaaring magkaro- 
on ng lahat ng balumbong Hebreo o ng mga kopya 
ng lahat ng liham na para sa mga Kristiyano. Dahil 
dito, ang mga pulong noon ang naglaan ng pagka- 
kataon para sa masusing pagsusuri at pagtalakay sa 


PABLO 


mga ito. (Col 4:16) Ang mga dukhang Kristiyano na 
walang ibang materyales na mapagsusulatan ay 
malamang na gumamit na lamang ng mga ostra- 
con, samakatuwid nga, mga piraso ng basag na ka- 
gamitang luwad, bilang sulatan ng mga teksto sa Bi- 
bliya para sa kanilang personal na pag-aaral at 
paggamit. Sa panahon ng pulong, habang naririnig 
nilang binabasa ang Kasulatan o kapag nagkaroon 
sila ng pagkakataong gamitin ang mga balumbon, 
maaari nilang kopyahin ang mga ito, gamit ang tin- 
ta, sa mga bibinga ng mga kagamitang luwad. Ka- 
sabay nito, mahalagang bahagi pa rin ng eduka- 
syong Kristiyano ang pag-aaral ng buong pamilya 
sa kanilang tahanan. (Efe 6:4: 1Co 14:35) Walang hi- 
walay na kaayusan para sa mga bata, na gaya ng 
makabagong-panahong “Sunday school,” ang binig- 
yang-pahintulot o itinaguyod sa alinmang dako ng 
mga Judio o ng mga apostol na Kristiyano. 


PABANGO. Tingnan ang UNGGUENTO AT MGA 
PABANGO. 
PABIGAT. Tingnan ang PASANIN, PABIGAT. 


PABLO [Munti: Maliit]. Isang Israelita na mula 
sa tribo ni Benjamin at isang apostol ni Jesu-Kristo. 
(Efe 1:1; Fil 3:5) Bagaman marahil ay taglay niya 
kapuwa ang pangalang Hebreo na Saul at ang pa- 
ngalang Romano na Pablo mula sa pagkabata (Gaw 
9:17: 2Pe 3:15), maaaring pinili ng apostol na ito na 
tawagin siya sa kaniyang pangalang Romano dahil 
sa kaniyang atas na ipahayag ang mabuting balita 
sa mga di-Judio.--Gaw 9:15, Gal 2:7, 8. 

Ipinanganak si Pablo sa Tarso, isang prominen- 
teng lunsod ng Cilicia. (Gaw 21:39, 22:3) Ang kani- 
yang mga magulang ay mga Hebreo at maliwanag 
na nanghahawakan sa Pariseong sanga ng Juda- 
ismo. (Gaw 23:6, Fil 3:5) Siya ay isang mama- 
mayang Romano mula sa kaniyang kapanganakan 
(Gaw 22:28), anupat maaaring ang kaniyang ama 
ay pinagkalooban ng pagkamamamayan dahil sa gi- 
nawa nitong mga paglilingkod. Malamang na natu- 
tuhan ni Pablo ang hanapbuhay na paggawa ng 
tolda mula sa kaniyang ama. (Gaw 18:3) Ngunit, 
sa Jerusalem, nag-aral siya sa ilalim ng dalubha- 
sang Pariseo na si Gamaliel, na nagpapahiwatig na 
si Pablo ay nagmula sa isang prominenteng pa- 
milya. (Gaw 22:3, 5:34) Kung tungkol sa wikang 
sinasalita niya, bihasa si Pablo sa Griego at He- 
breo. (Gaw 21:37-40) Noong naglalakbay si Pablo bi- 
lang misyonero, siya ay walang asawa. (1Co 7:8) 
Noong mga panahong iyon, kung hindi man mas 
maaga pa, mayroon siyang kapatid na babae at 
pamangking lalaki na naninirahan sa Jerusalem. 
--Gaw 23:16-22. 

Nagkapribilehiyo ang apostol na si Pablo na su- 
mulat ng mas maraming aklat, o mga liham, ng 


PABLO 


Kristiyanong Griegong Kasulatan kaysa kaninuman. 
Binigyan siya ng mga kahima-himalang pangitain 
(2Co 12:1-5) at sa pamamagitan ng banal na espiri- 
tu ay nakapagsalita siya ng maraming wikang ban- 
yaga.--1Co 14:18. 

Pang-uusig, Pagkakumberte, Maagang Ba- 
hagi ng Ministeryo. Ipinakikilala ng ulat ng 
Bibliya si Saul, o Pablo, bilang ang “kabataang lala- 
ki” na sa kaniyang paanan ay inilapag ng mga bula- 
ang saksi na bumato sa alagad ni Kristo na si Este- 
ban ang kanilang mga panlabas na kasuutan. (Gaw 
6:13; 7:58) Sinang-ayunan ni Pablo ang pagpaslang 
kay Esteban at dahil sa maling sigasig sa tradisyon, 
pinasimulan niya ang isang kampanya ng malupit 
na pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Kapag pa- 
patayin na ang mga ito, bumoboto siya laban sa 
mga ito. Sa panahon ng paglilitis sa mga ito sa 
mga sinagoga, sinisikap niyang pilitin ang mga ito 
na itakwil ang kanilang pananampalataya. Pinaabot 
niya ang kaniyang pang-uusig hanggang sa ibang 
mga lunsod bukod pa sa Jerusalem at kumuha pa 
siya ng nakasulat na awtorisasyon mula sa mataas 
na saserdote upang hanapin ang mga alagad ni 
Kristo hanggang sa H sa Damasco, sa Sirya, at 
upang gapusin ang mga ito at dalhin ang mga ito sa 
Jerusalem, malamang na upang litisin ng Sanedrin. 
--Gaw 8:1, 3: 9:1, 2; 26:10, 11: Gal 1:13, 14. 

Habang papalapit si Pablo sa Damasco, isiniwalat 
ni Kristo Jesus ang kaniyang sarili kay Pablo sa 
isang maningning na liwanag at inatasan niya ito na 
maging isang tagapaglingkod at isang saksi ng mga 
bagay na nakita at makikita pa nito. Bagaman ang 
mga kasama ni Pablo ay nabuwal din sa lupa dahil 
sa paghahayag na ito at narinig din nila ang tinig ng 
isang nagsasalita, si Pablo lamang ang nakaunawa 
sa mga salita at nabulag, anupat kinailangan siyang 
akayin sa kamay patungong Damasco. (Gaw 9:3-8, 
22:6-11: 26:12-18) Sa loob ng tatlong araw ay hindi 
siya kumain ni uminom man. Pagkatapos, habang 
nananalangin sa bahay ng isang Hudas sa Damas- 
co, nakita ni Pablo sa isang pangitain ang alagad ni 
Kristo na si Ananias na pumasok at nagpanauli ng 
kaniyang paningin. Nang magkatotoo ang pangita- 
in, si Pablo ay nabautismuhan, tumanggap ng banal 
na espiritu, kumain, at lumakas.---Gaw 9:9-19. 

Iniuulat ng Gawa 9:20-25 ang paggugol ni Pablo 
ng panahon kasama ng mga alagad sa Damasco at 
ang “kaagad” na pagsisimula niyang mangaral sa 
mga sinagoga roon. Inilalahad nito ang kaniyang 
gawaing pangangaral hanggang noong mapilitan 
siyang lisanin ang Damasco dahil sa pakana ng mga 
Judio na patayin siya. Sa kabilang dako, binabanggit 
ng liham ni Pablo sa mga taga-Galacia na siya ay 
nagtungo sa Arabia pagkaraan niyang makumberte 
at pagkatapos ay bumalik siya sa Damasco. (Gal 
1:15-17) Hindi posibleng matiyak kung kailan nag- 


512 


punta si Pablo sa Arabia ayon sa pagkakasunud- 
sunod ng mga pangyayaring ito. 

Maaaring pumaroon agad si Pablo sa Arabia pag- 
karaan niyang makumberte upang bulay-bulayin 
ang kalooban ng Diyos para sa kaniya. Kung gayon 
nga, ang paggamit ni Lucas ng salitang “kaagad” ay 
mangangahulugan na kaagad na pinasimulan ni 
Pablo ang kaniyang pangangaral nang makabalik na 
siya sa Damasco at makasama ang mga alagad 
doon. Gayunman, sa Galacia 1:17, maliwanag na 
ang puntong idiniriin ni Pablo ay na hindi siya kaa- 
gad umahon patungong Jerusalem, na ang tanging 
lugar sa labas ng Damasco na kaniyang pinaroonan 
noong mga panahong iyon ay ang Arabia. Kaya ang 
paglalakbay patungong Arabia ay maaaring hindi 
naman kaagad na nangyari pagkaraan niyang ma- 
kumberte. Maaaring gumugol muna si Pablo ng 
ilang araw sa Damasco at agad na gumawa ng 
pangmadlang pagtatakwil sa kaniyang dating lan- 
dasin ng pagsalansang sa pamamagitan ng pagpa- 
pahayag niya ng pananampalataya kay Kristo sa 
mga sinagoga. Pagkatapos nito, maaaring naglak- 
bay siya patungong Arabia (hindi binanggit sa ulat 
kung bakit) at nang makabalik siya ay ipinagpatu- 
loy niya ang pangangaral sa Damasco, anupat na- 
ging masigasig sa paggawa nito hanggang sa mag- 
pakana ang mga mananalansang na patayin siya. 
Ang dalawang ulat ay kapupunan ng bawat isa sa 
halip na magkasalungat, at ang tanging palaisi- 
pan ay ang eksaktong pagkakasunud-sunod ng mga 
pangyayari, na hindi naman nilinaw. 

Pagdating sa Jerusalem (marahil noong 36 C.E.; 
ang tatlong taon na binanggit sa Galacia 1:18 ay po- 
sibleng nangangahulugang mga bahagi ng tatlong 
taon), nasumpungan ni Pablo na hindi naniniwala 
ang mga kapatid doon na siya ay isang alagad. Ga- 
yunman, “tinulungan siya ni Bernabe at dinala siya 
sa mga apostol,” maliwanag na kina Pedro at “San- 
tiago na kapatid ng Panginoon." (Si Santiago, baga- 
man hindi kabilang sa 12, ay maaaring tukuyin na 
isang apostol dahil gayon ang katayuan niya para sa 
kongregasyon sa Jerusalem.) Sa loob ng 15 araw si 
Pablo ay namalaging kasama ni Cefas (Pedro). Ha- 
bang nasa Jerusalem, nagsalita si Pablo nang may 
tapang sa pangalan ni Jesus. Nang malaman ng 
mga kapatid na dahil dito ay tinatangka ng mga Ju- 
diong nagsasalita ng Griego na patayin si Pablo, “di- 
nala nila siya sa Cesarea at pinayaon siya patungo 
sa Tarso.”--Gaw 9:26-30, Gal 1:18-21. 

Lumilitaw na si Pablo (noong mga 41 C.E.) ay 
nagkapribilehiyong makaranas ng isang kahima- 
himalang pangitain na parang totoong-totoo anupat 
hindi niya alam kung iyon ay sa katawan man 
o kung sa labas ng katawan nang agawin siya tungo 
sa “ikatlong langit.” Ang “ikatlong langit” ay waring 


513 


tumutukoy sa walang-kapantay na pamamahala ng 
Mesiyanikong Kaharian.---2Co 12:1-4. 

Nang maglaon, dinala ni Bernabe si Saul mula sa 
Tarso upang tumulong sa gawain sa Antioquia sa 
gitna ng mga taong nagsasalita ng Griego. Noong 
mga 46 C.E., pagkaraan ng isang tadng pagpapagal 
sa Antioquia, isinugo ng kongregasyon sina Pablo at 
Bernabe sa Jerusalem taglay ang tulong bilang pag- 
lilingkod para sa mga kapatid doon. (Gaw 11:22-30) 
Bumalik sila sa Antioquia kasama si Juan Marcos. 
(Gaw 12:25) Pagkatapos nito, ipinag-utos ng banal 
na espiritu na ibukod sina Pablo at Bernabe para sa 
pantanging gawain.--Gaw 13:1, 2. 

Unang Paglalakbay Bilang BB Misyonero. 
(MAPA, Tomo 2, p. 747) Bilang pagsunod sa utos ng 
espiritu, sinimulan ni Pablo ang kaniyang unang 
paglalakbay bilang misyonero (mga 47-48 C.E.) ka- 
sama si Bernabe at si Juan Marcos bilang kanilang 
tagapaglingkod. Paglulan mula sa Seleucia, ang dau- 
ngang-dagat ng Antioquia, naglayag sila patungong 
Ciprus. Sa mga sinagoga sa Salamis, sa S baybayin 
ng Ciprus, sinimulan nilang “ipahayag ang salita ng 
Diyos.” Tinawid nila ang pulo at nakarating sa Pafos 
sa K baybayin. Doon tinangkang salansangin ng 
manggagaway na si Elimas ang patotoong ibinigay 
nila sa proconsul na si Sergio Paulo. Dahil dito ay pi- 
nasapitan ni Pablo ng pansamantalang pagkabulag 
si Elimas. Palibhasa'y lubhang namangha sa nang- 
yari, si Sergio Paulo ay naging isang mananampala- 
taya.--Gaw 13:4-12. 

Mula sa Pafos, si Pablo at ang kaniyang mga kasa- 
mahan ay naglayag patungong Asia Minor. Pagda- 
ting nila sa Perga sa Romanong probinsiya ng Pam- 
filia, iniwan sila ni Juan Marcos at bumalik ito sa 
Jerusalem. Ngunit humayo sina Pablo at Bernabe 
nang pahilaga patungong Antioquia sa Pisidia. Ba- 
gaman nakasumpong sila roon ng maraming intere- 
sado, nang dakong huli ay itinapon sila sa labas ng 
lunsod dahil sa sulsol ng mga Judio. (Gaw 13:13-50) 
Palibhasa'y hindi nasiraan ng loob, naglakbay sila 
nang patimog-silangan patungong Iconio, kung saan 
inudyukan din ng mga Judio ang mga pulutong la- 
ban sa kanila. Nang malaman nina Pablo at Bernabe 
na may pagtatangkang batuhin sila, tumakas sila 
patungong Listra sa rehiyon ng Licaonia. Matapos 
pagalingin ni Pablo ang isang lalaking pilay mula pa 
nang kapanganakan nito, inakala ng taong-bayan ng 
Listra na sina Pablo at Bernabe ay mga diyos na nag- 
katawang-tao. Ngunit nang maglaon, ibinaling ng 
mga Judiong nagmula sa Iconio at sa Antioquia 
ng Pisidia ang mga pulutong laban kay Pablo anupat 
binato siya ng mga iyon at kinaladkad ang kaniyang 
katawan sa labas ng lunsod, sa pag-aakalang patay 
na siya. Gayunman, nang palibutan siya ng mga ka- 
puwa Kristiyano, bumangon si Pablo at pumasok sa 
Listra. Nang sumunod na araw ay umalis sila ni Ber- 


PABLO 


nabe patungong Derbe. Pagkatapos na gumawa ng 
maraming alagad doon, bumalik sila sa Listra, Ico- 
nio, at Antioquia (sa Pisidia), anupat pinalakas at pi- 
natibay-loob ang mga kapatid at humirang ng ma- 
tatanda upang maglingkod sa mga kongregasyong 
itinatag sa mga lugar na ito. Nang maglaon, nanga- 
ral sila sa Perga at pagkatapos ay naglayag mula sa 
daungang-dagat ng Atalia patungong Antioquia ng 
Sirya.--Gaw 13:51-14:28. 

Usapin ng Pagtutuli. May ilang lalaki mula 
sa Judea na pumaroon sa Antioquia (noong 
mga 49 C.E.), na naggigiit na ang mga di-Judio ay 
kailangang tuliin bilang pagsunod sa Kautusang Mo- 
saiko upang sila ay maligtas. Tinutulan ito nina Pab- 
lo at Bernabe. Ngunit bagaman si Pablo ay isang 
apostol, hindi siya nangahas na lutasin ang bagay na 
iyon sa sarili niyang awtoridad. Sa halip, pumaroon 
siya sa Jerusalem, kasama sina Bernabe, Tito, at iba 
pa, upang iharap ang usapin sa mga apostol at ma- 
tatandang lalaki ng kongregasyon doon. Ang na- 
ging pasiya ay na hindi kahilingan ang pagtutu- 
li para sa mga mananampalatayang Gentil ngunit 
dapat silang manatiling malaya mula sa idolatriya, 
sa pagkain at pag-inom ng dugo, at sa seksuwal na 
imoralidad. Bukod sa paglalaan ng isang liham na 
nagsasaad ng pasiyang ito, isinugo ng mga kapatid 
sa kongregasyon sa Jerusalem sina Hudas at Silas sa 
Antioquia bilang kanilang mga kinatawan upang li- 
nawin ang bagay na ito. Gayundin, sa isang pakiki- 
pag-usap kina Pedro (Cefas), Juan, at sa alagad na si 
Santiago, napagkasunduan na sina Pablo at Bernabe 
ay dapat na magpatuloy sa pangangaral sa di-tuling 
mga Gentil.---Gaw 15:1-29, Gal 2:1-10. 

Ilang panahon pagkaraan nito, personal na puma- 
roon si Pedro sa Antioquia ng Sirya at nakisama sa 
mga Kristiyanong Gentil. Ngunit, nang dumating 
ang ilang Judio mula sa Jerusalem, maliwanag na 
nagpadala siya sa takot sa mga tao at lumayo sa 
mga di-Judio, sa gayon ay gumawi nang salungat 
sa patnubay ng espiritu na ang mga pagkakaiba sa 
laman ay hindi na mahalaga sa Diyos. Maging si 
Bernabe ay napadala sa ganitong paggawi. Nang 
mapansin ito, lakas-loob na sinaway ni Pablo si Ped- 
ro nang hayagan, yamang ang kaniyang paggawi 
ay hindi nakabubuti sa pagsulong ng Kristiyanismo. 
--Gal 2:11-14. 

Ikalawang Paglalakbay Bilang Misyonero. 
(MAPA, Tomo 2, p. 747) Nang maglaon, naisip nina 
Pablo at Bernabe na dalawin ang mga kapatid sa 
mga lunsod kung saan sila nangaral noong una si- 
lang maglakbay bilang mga misyonero. Dahil sa 
isang pagtatalo tungkol sa kung dapat bang isama si 
Juan Marcos, gayong iniwan sila nito noong unang 
pagkakataon, sina Pablo at Bernabe ay naghiwalay. 
Sa gayon ay pinili ni Pablo si Silas (Silvano) at 


PABLO 


naglakbay sa Sirya at pagkatapos ay sa Asia Minor 
(mga 49-52 C.E.). Maliwanag na sa Listra, isinaayos 
ni Pablo na makasama niya ang kabataang lalaki na 
si Timoteo at tinuli rin niya ito. (Gaw 15:36-16:3) Ba- 
gaman ang pagtutuli ay hindi kahilingan sa mga 
Kristiyano, kung mananatiling di-tuli ang mestisong 
Judio na si Timoteo, tiyak na hindi magiging magan- 
da ang pagtanggap ng mga Judio sa pangangaral ni 
Pablo. Sa gayon, nang alisin ni Pablo ang posibleng 
hadlang na ito, kumilos siya kaayon ng isinulat niya 
nang dakong huli sa mga taga-Corinto: “Sa mga Ju- 
dio, ako ay naging gaya ng Judio. ”---1Co 9:20. 

Isang gabi sa Troas sa Dagat Aegeano, si Pablo ay 
nagkaroon ng pangitain tungkol sa isang lalaking 
taga-Macedonia na namamanhik sa kaniya: “Tuma- 
wid ka sa Macedonia at tulungan mo kami.” Yamang 
ipinalagay nila na ito ay kalooban ng Diyos, si Pab- 
lo at ang kaniyang mga kasamahang misyonero, 
kasama si Lucas na manggagamot, ay naglayag 
patungong Macedonia sa Europa. Sa Filipos, ang pa- 
ngunahing lunsod ng Macedonia, si Lydia at ang ka- 
niyang sambahayan ay naging mga mananampa- 
lataya. Nang palayasin ni Pablo ang demonyong 
nagbibigay ng kapangyarihang manghula sa isang 
batang babae, siya at si Silas ay ibinilanggo. Ngunit 
napalaya sila dahil sa isang lindol, at ang tagapagbi- 
langgo at ang sambahayan niya ay naging mga 
Kristiyano. Sa kahilingan ni Pablo, salig sa kaniyang 
pagkamamamayang Romano, personal na puma- 
roon ang mga mahistrado sibil upang ilabas ang 
apostol at si Silas mula sa bilangguan. Matapos 
patibaying-loob ang mga kapatid, si Pablo at ang ka- 
niyang mga kasamahan ay naglakbay na dumara- 
an sa Amfipolis at Apolonia patungong Tesalonica. 
Isang kongregasyon ng mga mananampalataya ang 
nabuo roon. Gayunman, ang naninibughong mga 
Judio ay nagsulsol ng kaguluhan laban kay Pablo. 
Dahil dito, sila ni Silas ay pinayaon ng mga kapatid 
patungong Berea. Marami rin ang naging mga ma- 
nanampalataya roon, ngunit dahil sa kaguluhang 
nilikha ng mga Judio mula sa Tesalonica ay napili- 
tang umalis si Pablo.---Gaw 16:8-17:14. 

Inihatid ng mga kapatid ang apostol sa Atenas. 
Ang pangangaral niya sa pamilihan doon ay hu- 
mantong sa pagdadala sa kaniya sa Areopago. Ang 
kaniyang pagtatanggol ay nagpakilos kay Dionisio, 
isa sa mga hukom ng hukumang nagtitipon doon, 
at sa iba pa upang tanggapin ang Kristiyanismo. 
(Gaw 17:15-34) Sumunod ay pumaroon si Pablo sa 
Corinto, kung saan nakipanuluyan siya sa isang 
mag-asawang Judio, sina Aquila at Priscila, at nag- 
trabahong kasama nila nang pana-panahon bilang 
manggagawa ng tolda. Lumilitaw na sa Corinto isi- 
nulat ni Pablo ang kaniyang dalawang liham sa mga 
taga-Tesalonica. Pagkatapos na magturo sa Corinto 
sa loob ng isa at kalahating taon at magtatag ng 


514 


kongregasyon doon, inakusahan siya ng mga Judio 
sa harap ni Galio. Ngunit pinawalang-saysay ni Ga- 
lio ang kaso. (Gaw 18:1-17) Nang maglaon ay nag- 
layag si Pablo patungong Cesarea, ngunit tumigil 
muna sa Efeso at nangaral doon. Mula sa Cesarea, 
ang apostol ay 'umahon at binati ang kongregas- 
yon,' na tiyak na tumutukoy sa kongregasyon sa Je- 
rusalem, at pagkatapos ay pumaroon sa Antioquia 
ng Sirya. (Gaw 18:18-22) Posibleng noong nasa Co- 
rinto pa si Pablo o marahil noong siya'y makarating 
na sa Antioquia ng Sirya, isinulat niya ang kaniyang 
liham sa mga taga-Galacia. 

Ikatlong Paglalakbay Bilang Misyonero. 
(Mara, Tomo 2, p. 747) Noong kaniyang ikatlong 
paglalakbay bilang misyonero (mga 52-56 C.E.), 
muling dinalaw ni Pablo ang Efeso at nagpagal doon 
nang mga tatlong taon. Mula sa Efeso ay isinulat 
niya ang kaniyang unang liham sa mga taga-Corin- 
to at lumilitaw na isinugo niya si Tito upang tumu- 
long sa mga Kristiyano roon. Pagkatapos ng isang 
kaguluhang isinulsol ng panday-pilak na si Demet- 
rio laban sa kaniya, lumisan si Pablo sa Efeso at nag- 
tungo sa Macedonia. Pagkatapos makatanggap ng 
balita mula sa Corinto sa pamamagitan ni Tito, isi- 
nulat ni Pablo, na nasa Macedonia, ang kaniyang 
ikalawang liham sa mga taga-Corinto. Bago lumisan 
sa Europa taglay ang abuloy mula sa mga kapatid sa 
Macedonia at Acaya para sa nagdarahop na mga 
Kristiyano sa Jerusalem, at malamang na noong 
siya ay nasa Corinto, isinulat ni Pablo ang kaniyang 
liham sa mga taga-Roma.--Gaw 19:1-20:4, Ro 15: 
25, 26: 2Co 2:12, 13, 7:5-7. 

Noong papunta na siya sa Jerusalem, nagdiskurso 
si Pablo sa Troas at binuhay niyang muli si Eutico na 
namatay sa aksidente. Tumigil din siya sa Mileto, 
kung saan siya nakipagkita sa mga tagapangasiwa 
ng kongregasyon sa Efeso, sinariwa sa kanila ang 
kaniyang sariling ministeryo sa distrito ng Asia, at 
pinatibay-loob sila na tularan ang kaniyang halim- 
bawa.---Gaw 20:6-38. 

Pagkaaresto. Habang nagpapatuloy si Pablo sa 
kaniyang paglalakbay, ang mga propetang Kristi- 
yano na kaniyang nadaanan ay humula na may 
mga gapos na naghihintay sa kaniya sa Jerusalem. 
(Gaw 21:4-14: ihambing ang 20:22, 23.) Natupad 
ang kanilang mga hula. Habang nasa templo si Pab- 
lo upang maglinis ng kaniyang sarili sa seremonyal 
na paraan, ang mga Judio mula sa Asia ay nagsul- 
sol ng marahas na pang-uumog laban sa kaniya, 
ngunit iniligtas siya ng mga kawal na Romano. 
(Gaw 21:26-33) Habang papaakyat ng hagdan patu- 
ngo sa kuwartel ng mga kawal, humingi si Pablo ng 
pahintulot na magsalita sa mga Judio. Nang sanda- 
ling banggitin niya ang kaniyang atas na mangaral 
sa mga Gentil, muling sumiklab ang karahasan. 
(Gaw 21:34-22:22) Sa loob ng kuwartel ng mga ka- 


515 


wal, iniunat si Pablo upang hampasin sa pagsisikap 
na matiyak kung ano ang kaniyang pagkakasala. 
Napigilan ito ng apostol nang sabihin niyang siya ay 
mamamayang Romano. Nang sumunod na araw, 
ang kaso ni Pablo ay dinala sa Sanedrin. Lumilitaw 
na nang mapagtanto niyang hindi siya mabibigyan 
ng makatarungang pagdinig, sinikap ni Pablo na ga- 
wing usapin sa kaniyang kaso ang pagkabuhay- 
muli upang lumikha ng pagkakabaha-bahagi sa pa- 
gitan ng mga Pariseo at mga Saduceo. Yamang 
naniniwala siya sa pagkabuhay-muli at “isang anak 
ng mga Pariseo,” nagpakilala si Pablo bilang isang 
Pariseo at sa gayon ay nagawa niyang pag-awayin 
ang mga Saduceo, na hindi naniniwala sa pagkabu- 
hay-muli, at ang mga Pariseo.--Gaw 22:23-23: 10. 

Dahil sa isang pakana laban sa bilanggong si Pa- 
blo, kinailangan siyang ilipat mula sa Jerusalem 
tungo sa Cesarea. Pagkaraan ng ilang araw, ang 
mataas na saserdoteng si Ananias, ang ilan sa ma- 
tatandang lalaki ng mga Judio, at ang orador na si 
Tertulo ay pumaroon sa Cesarea upang isampa ang 
kanilang kaso laban kay Pablo sa harap ni Goberna- 
dor Felix, anupat inakusahan si Pablo ng panunulsol 
ng sedisyon at pagtatangkang lapastanganin ang 
templo. Ipinakita ng apostol na walang katibayang 
sumusuporta sa kanilang mga paratang laban sa ka- 
niya. Ngunit palibhasa'y umaasa si Felix na bibig- 
yan siya ng suhol, pinanatili niyang nakakulong si 
Pablo nang dalawang taon. Nang si Felix ay halin- 
han ni Festo, muling iniharap ng mga Judio ang ka- 
nilang mga paratang. Ang kaso ay muling dininig sa 
Cesarea, at upang hindi ilipat sa Jerusalem ang pag- 
lilitis, umapela si Pablo kay Cesar. Nang maglaon, 
matapos ilahad ang kaniyang kaso sa harap ni Ha- 
ring Herodes Agripa II, si Pablo at ang ilan pang bi- 
langgo ay ipinadala sa Roma noong mga 58 C.E. 
—Gaw 23:12-27:1. 

Una at Ikalawang Pagkakabilanggo sa Roma. 
Habang papunta roon, ang barkong sinasakyan ni 
Pablo at ng mga kasama niya ay nawasak sa pulo ng 
Malta. Matapos magpalipas doon ng taglamig, sa 
wakas ay nakarating sila sa Roma. (MAPA, Tomo 2, 
p. 750) Pinahintulutan si Pablo na manirahan sa 
kaniyang sariling bahay na inuupahan, bagaman 
mayroon siyang bantay na kawal. Di-nagtagal pag- 
karating niya, nagsaayos si Pablo ng pakikipagtipon 
sa mga pangunahing lalaki ng mga Judio. Ngunit ii- 
lan lamang ang naniwala. Patuloy na nangaral ang 
apostol sa lahat ng pumaparoon sa kaniya sa loob 
ng dalawang taon, mula noong mga 59 hanggang 
61 C.E. (Gaw 27:2-28:31) Noong panahong iyon ay 
isinulat din niya ang kaniyang mga liham sa mga 
taga-Efeso (4:1: 6:20), mga taga-Filipos (1:7, 12-14), 
mga taga-Colosas (4:18), kay Filemon (tal 9), at ma- 
liwanag na yaon ding sa mga Hebreo. (LARAWAN, 
Tomo 2, p. 750) Lumilitaw na ipinahayag ni Ce- 


PABLO 


sar Nero na si Pablo ay walang-sala at pinalaya ito. 
Maliwanag na ipinagpatuloy ni Pablo ang kaniyang 
gawaing pagmimisyonero, kasama sina Timoteo at 
Tito. Matapos niyang iwan si Timoteo sa Efeso at si 
Tito sa Creta, si Pablo, na malamang na nasa Mace- 
donia na noon, ay sumulat ng mga liham sa kanila 
may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin. (1Ti 
1:3, Tit 1:5) Hindi alam kung nakaabot sa Espanya 
ang gawain ng apostol bago ang huling pagkakabi- 
langgo niya sa Roma. (Ro 15:24) Noong panahon ng 
pagkakabilanggong iyon (mga 65 C.E.) ay isinulat ni 
Pablo ang kaniyang ikalawang liham kay Timoteo, 
kung saan ipinahiwatig niya na malapit na siyang 
mamatay. (2Ti 4:6-8) Di-nagtagal pagkatapos nito, 
malamang na namatay si Pablo bilang martir sa 
mga kamay ni Nero. 

Isang Halimbawa na Karapat-dapat Tularan. 
Dahil sa katapatan niya sa pagtulad sa halimbawa ni 
Kristo, masasabi ng apostol na si Pablo: “Maging 
mga tagatulad kayo sa akin.” (1Co 4:16, 11:1, Fil 
3:17) Naging alisto si Pablo sa pagsunod sa pag-akay 
ng espiritu ng Diyos. (Gaw 13:2-5, 16:9, 10) Hindi 
siya naging tagapaglako ng Salita ng Diyos, kundi 
nagsalita dahil sa kataimtiman. (2Co 2:17) Bagaman 
edukado, hindi sinikap ni Pablo na pahangain ang 
iba sa kaniyang pananalita (1Co 2:1-5) ni ninais 
man niyang palugdan ang mga tao. (Gal 1:10) Hin- 
di niya iginiit na gawin ang mga bagay na may ka- 
rapatan siyang gawin, kundi nakibagay siya sa mga 
tao na kaniyang pinangaralan, at nag-ingat na hin- 
di makatisod sa iba.--- 1Co 9:19-26, 2Co 6:3. 

Noong panahon ng kaniyang ministeryo, naging 
masigasig si Pablo, anupat naglakbay nang libu- 
libong milya sa dagat at sa lupa, na nagtatatag ng 
maraming kongregasyon sa Europa at Asia Minor. 
Kaya hindi niya kinailangan ang mga liham ng re- 
komendasyon na isinulat sa pamamagitan ng tinta, 
kundi sa halip ay maaari niyang itawag-pansin ang 
buhay na mga liham, mga taong naging mananam- 
palataya dahil sa kaniyang mga pagsisikap. (2Co 
3:1-3) Gayunma'y mapagpakumbaba niyang kinila- 
la na siya ay isang alipin (Fil 1:1) na may panana- 
gutang ipahayag ang mabuting balita. (1Co 9:16) 
Hindi niya inangkin ang anumang kapurihan, kun- 
di ibinigay ang lahat ng karangalan sa Diyos bilang 
Siyang dahilan ng paglago (1Co 3:5-9) at Siyang 
nagpangyari sa kaniya na maging lubusang kuwali- 
pikado para sa ministeryo. (2Co 3:5, 6) Lubhang pi- 
nahalagahan ng apostol ang kaniyang ministeryo, 
anupat niluwalhati ito at kinilalang ito ay tinaglay 
niya dahil sa awa ng Diyos at ng kaniyang Anak. (Ro 
11:13, 2Co 4:1, 1Ti 1:12, 13) Sumulat siya kay Timo- 
teo: “Ang dahilan kung bakit ako pinagpakitaan ng 
awa ay upang sa pamamagitan ko bilang panguna- 
hing halimbawa ay maipakita ni Kristo Jesus ang la- 
hat ng kaniyang mahabang pagtitiis bilang isang 


PABLO 


uliran niyaong mga maglalagak ng kanilang pana- 
nampalataya sa kaniya ukol sa buhay na walang 
hanggan.”--ITi 1:16. 

Dahil sa dati siyang mang-uusig ng mga Kristiya- 
no, hindi itinuring ni Pablo na siya'y nararapat ta- 
waging apostol at kinilala niya na naging apostol la- 
mang siya dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan 
ng Diyos. Palibhasa'y nababahala na baka mawalan 
ng kabuluhan ang paggagawad sa kaniya ng di- 
sana-nararapat na kabaitang ito, nagpagal si Pablo 
nang labis kaysa sa iba pang mga apostol. Gayun- 
ma'y natanto niya na tanging sa pamamagitan ng 
di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos kung kaya 
niya nagawang tuparin ang kaniyang ministeryo. 
(1Co 15:9, 10) “Sa lahat ng bagay,” ang sabi ni Pablo, 
“ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng 
kapangyarihan sa akin.” (Fil 4:13) Siya ay nagbata 
ng maraming bagay ngunit hindi nagreklamo. Nang 
inihahambing niya ang kaniyang mga karanasan sa 
mga karanasan ng iba, isinulat niya (mga 55 C.E.): 
“Sa mga pagpapagal ay lalong sagana, sa mga bi- 
langguan ay lalong malimit, sa mga hampas ay la- 
bis-labis, sa bingit ng kamatayan ay madalas. Mula 
sa mga Judio ay limang ulit akong tumanggap ng 
apatnapung hampas na kulang ng isa, tatlong ulit 
akong hinampas ng mga pamalo, minsan akong bi- 
nato, tatlong ulit akong nakaranas ng pagkawasak 
ng barko, isang gabi at isang araw ang ginugol ko sa 
kalaliman, sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga 
panganib sa mga ilog, sa mga panganib sa mga tu- 
lisan, sa mga panganib sa sarili kong kalahi, sa mga 
panganib sa mga bansa, sa mga panganib sa lunsod, 
sa mga panganib sa ilang, sa mga panganib sa da- 
gat, sa mga panganib sa gitna ng mga bulaang ka- 
patid, sa pagtatrabaho at pagpapagal, sa mga ga- 
bing walang tulog ay madalas, sa gutom at uhaw, 
sa pag-iwas sa pagkain ay maraming ulit, sa ginaw 
at kahubaran. Bukod pa sa mga bagay na iyon na 
panlabas, may dumaragsa sa akin sa araw-araw, 
ang kabalisahan para sa lahat ng kongregasyon.” 
(2Co 11:23-28, 6:4-10: 7:5) Bukod sa lahat ng ito at 
sa marami pang iba noong sumunod na mga taon, 
kinailangang makipagpunyagi ni Pablo sa “isang ti- 
nik sa laman” (2Co 12:7), posibleng isang sakit sa 
kaniyang mga mata o iba pang uri ng sakit.--Iham- 
bing ang Gaw 23:1-5; Gal 4:15, 6:11. 

Palibhasa'y di-sakdal, nakaranas si Pablo ng patu- 
loy na paglalabanan sa pagitan ng kaniyang pag- 
iisip at ng makasalanang laman. (Ro 7:21-24) Ngu- 
nit hindi siya sumuko. Sinabi niya: “Binubugbog ko 
ang aking katawan at ginagawa itong alipin, upang, 
pagkatapos kong mangaral sa iba, ako naman ay 
hindi itakwil sa paanuman.” (1Co 9:27) Pinanatili ni 
Pablo sa harap niya ang maluwalhating gantimpala 
ng imortal na buhay sa langit. Itinuring niya na wa- 
lang anuman ang lahat ng pagdurusa kung ihaham- 


516 


bing sa kaluwalhatiang tatanggapin bilang gantim- 
pala sa katapatan. (Ro 8:18, Fil 3:6-14) Sa gayon, 
maliwanag na bago pa siya mamatay, naisulat ni 
Pablo: “Naipaglaban ko na ang mainam na pakiki- 
paglaban, natakbo ko na ang takbuhin hanggang sa 
katapusan, natupad ko na ang pananampalataya. 
Mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang korona 
ng katuwiran. ”--2Ti 4:7, 8. 

Bilang isang kinasihang apostol, si Pablo ay may 
awtoridad na mag-utos, at gayon nga ang ginawa 
niya (1Co 14:37, 16:1, Col 4:10, 1Te 4:2, 11; ihambing 
ang 1Ti 4:11), ngunit mas pinili niyang magsuma- 
mo sa mga kapatid salig sa pag-ibig, na namanhik 
sa kanila sa pamamagitan ng “habag ng Diyos” at 
ayon sa “kahinahunan at kabaitan ng Kristo.” (Ro 
12:1, 2Co 6:11-13, 8:8, 10:1: Flm 8, 9) Siya ay naging 
banayad at nagpahayag ng magiliw na pagmama- 
hal sa kanila, na nagpayo at nang-aliw sa kanila tu- 
lad ng isang ama. (1Te 2:7, 8, 11, 12) Bagaman may 
karapatan siyang tumanggap ng materyal na supor- 
ta mula sa mga kapatid, pinili niyang magtrabaho 
na ginagamit ang kaniyang mga kamay upang hin- 
di maging isang magastos na pasanin. (Gaw 20:33- 
35, 1Co 9:18, 1Te 2:6, 9) Dahil dito, isang malapit na 
buklod ng pagmamahal na pangkapatid ang umiral 
sa pagitan ni Pablo at niyaong mga pinaglingkuran 
niya. Ang mga tagapangasiwa sa kongregasyon sa 
Efeso ay lubhang nasaktan at napaluha nang mala- 
man na baka hindi na nila makikita ang kaniyang 
mukha. (Gaw 20:37, 38) Labis-labis na ikinabahala 
ni Pablo ang espirituwal na kapakanan ng kaniyang 
mga kapuwa Kristiyano at ninais niyang gawin ang 
buo niyang makakaya upang tulungan silang ga- 
wing tiyak ang kanilang makalangit na pagkatawag. 
(Ro 1:11: 15:15, 16, Col 2:1, 2) Palagi niya silang na- 
alaala sa kaniyang mga panalangin (Ro 1:8, 9; 2Co 
13:7; Efe 3:14-19: Fil 1:3-5, 9-11: Col 1:3, 9-12, 1Te 1: 
2, 3, 2Te 1:3) at hiniling niyang ipanalangin din nila 
siya. (Ro 15:30-32: 2Co 1:11) Naging pampatibay- 
loob sa kaniya ang pananampalataya ng mga kapu- 
wa Kristiyano. (Ro 1:12) Sa kabilang dako naman, 
naging matatag si Pablo sa kung ano ang tama at 
hindi nag-atubiling ituwid maging ang isang kapu- 
wa apostol nang kailanganin iyon para sa ikasusu- 
long ng mabuting balita.-- 1Co 5:1-13, Gal 2:11-14. 


Si Pablo ba ay isa sa 12 apostol? 


Bagaman matibay ang kaniyang pananalig at 
mga patotoo may kinalaman sa pagka-apostol niya, 
hindi kailanman ibinilang ni Pablo ang kaniyang sa- 
rili sa “labindalawa.” Bago ang Pentecostes, bilang 
resulta ng maka-Kasulatang paghimok ni Pedro, 
ang kapulungang Kristiyano ay humanap ng kapalit 
ng di-tapat na si Hudas Iscariote. Dalawang alagad 


517 


ang pinili bilang mga kandidato, marahil ay sa pa- 
mamagitan ng pagboto ng mga lalaking miyembro 
ng kapulungan (yamang nagsalita si Pedro sa “Mga 
lalaki, mga kapatid”, Gaw 1:16). Pagkatapos ay na- 
nalangin sila sa Diyos na Jehova (ihambing ang 
Gaw 1:24 sa 1Sa 16:7; Gaw 15:7, 8) na Siya ang da- 
pat magtalaga kung sino sa dalawa ang pinili niya 
upang maging kapalit ng di-tapat na apostol. Pagka- 
tapos nilang manalangin, nagpalabunutan sila at 
“ang palabunot ay napunta kay Matias.”--Gaw 1:15- 
26, ihambing ang Kaw 16:33. 

Walang dahilan upang mag-alinlangan na si Ma- 
tias ang pinili ng Diyos. Totoo, nang makumberte si 
Pablo, naging napakaprominente niya at nahigitan 
ng kaniyang mga pagpapagal yaong sa lahat ng iba 
pang mga apostol. (1Co 15:9, 10) Gayunman, wa- 
lang anumang nagpapatunay na si Pablo mismo ay 
patiunang itinalaga sa pagka-apostol anupat ang 
Diyos, sa diwa, ay hindi kumilos ayon sa panalangin 
ng kapulungang Kristiyano, pinanatiling bakante 
ang puwestong iniwan ni Hudas hanggang sa ma- 
kumberte si Pablo, at sa gayon ay itinuring na sari- 
ling kagustuhan lamang ng kapulungang Kristiyano 
ang paghirang kay Matias. Sa kabaligtaran, may 
matibay na ebidensiya na si Matias ay isang kapalit 
na hinirang ng Diyos. 

Noong Pentecostes, ang pagbubuhos ng banal na 
espiritu ay nagbigay sa mga apostol ng natatanging 
mga kapangyarihan. Sila lamang ang ipinakitang 
nakapagpatong ng mga kamay sa mga bagong bau- 
tisado at nakapagbahagi sa mga ito ng makahima- 
lang mga kaloob ng espiritu. (Tingnan ang APOSTOL 
[Makahimalang mga kapangyarihan].) Kung hindi 
talaga si Matias ang pinili ng Diyos, ang kawalan 
niya ng kakayahang gawin ito ay napansin sana ng 
lahat. Ipinakikita ng ulat na hindi ganito ang nang- 
yari. Si Lucas, ang manunulat ng Mga Gawa, ay ka- 
samahan ni Pablo sa paglalakbay at sa ilang partiku- 
lar na gawain, at sa gayon ang aklat ng Mga Gawa 
ay tiyak na nagpapahiwatig at kaayon ng sariling 
pangmalas ni Pablo sa mga bagay-bagay. Tinu- 
tukoy ng aklat na iyon ang “labindalawa” bilang 
siyang nag-atas sa pitong lalaki na mag-aasikaso ng 
suliranin ng pamamahagi ng pagkain. Naganap ito 
pagkaraan ng Pentecostes ng 33 C.E. ngunit bago 
makumberte si Pablo. Kaya si Matias ay kinikilala 
rito bilang isa sa “labindalawa,” at nakibahagi siya sa 
iba pang mga apostol sa pagpapatong ng mga ka- 
may sa pito na hinirang.---Gaw 6:1-6. 

Kung gayon, kaninong pangalan ang makikitang 
kasama niyaong mga nasa “labindalawang batong 
pundasyon” ng Bagong Jerusalem sa pangitain ni 
Juan---kay Matias o kay Pablo? (Apo 21:2, 14) Batay 
sa isang paraan ng pangangatuwiran, malamang na 
kay Pablo. Napakalaki ng naitulong niya sa kongre- 
gasyong Kristiyano dahil sa kaniyang ministeryo at 


PABOREAL 


lalo na dahil sa pagsulat niya ng malaking bahagi ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan (14 na liham ang 
kinikilalang isinulat niya). Sa mga aspektong ito, 
‘nakalalamang’ si Pablo kay Matias, na hindi na es- 
pesipikong binanggit pagkatapos ng ulat sa Gawa 
kabanata 1. 

Sa kabilang dako, kung tutuusin ay 'nakalala- 
mang” din si Pablo sa marami sa orihinal na 12 
apostol, na ang ilan ay bihira pa ngang binanggit 
maliban sa mga talaan ng mga apostol. Noong ma- 
kumberte si Pablo, ang kongregasyong Kristiyano, 
ang espirituwal na Israel, ay naitatag na, o may 
pundasyon na, at lumalago na sa loob ng marahil ay 
isang taon o mahigit pa. Gayundin, ang unang ka- 
nonikal na liham ni Pablo ay maliwanag na isinulat 
lamang noong mga 50 C.E. (tingnan ang TESALONI- 
CA, MGA LIHAM SA MGA TAGA-) o 17 taon pa pagkara- 
ang maitatag ang bagong bansa ng espirituwal na 
Israel noong Pentecostes ng 33 C.E. Ang mga salik 
na ito, pati na ang naunang katibayan na iniharap 
sa artikulong ito, ay nagbibigay-linaw sa bagay na 
ito. Kaya waring makatuwirang isipin na ang orihi- 
nal na pagkakapili ng Diyos kay Matias bilang ang 
kapalit ni Hudas sa “labindalawang apostol ng Kor- 
dero” ay hindi naapektuhan ng pagka-apostol ni Pa- 
blo nang dakong huli. 

Kung gayon, ano ang layunin ng pagka-apostol ni 
Pablo? Si Jesus mismo ang nagsabi na iyon ay para 
sa isang partikular na layunin---hindi bilang kapalit 
ni Hudas---kundi upang maglingkod si Pablo bilang 
isang “apostol [isa na isinugo] sa mga bansa” (Gaw 
9:4-6, 15), at kinilala ni Pablo na ito ang layunin ng 
kaniyang pagka-apostol. (Gal 1:15, 16, 2:7, 8; Ro 1:5; 
1Ti 2:7) Dahil dito, ang kaniyang pagka-apostol ay 
hindi kinailangan upang magsilbing isang punda- 
syon nang itatag ang espirituwal na Israel noong 
Pentecostes, 33 C.E. 


PABOREAL [sa Heb., tukkiyim’ (pangmara- 
mihan); sa Ingles, peacock]. Isang malaking ibon na 
matitingkad ang kulay, mula sa pamilya ng mga 
pheasant at halos kasinlaki ng pabo (turkey). Ang 
paboreal (Pavo muticus at Pavo cristatus) ay kila- 
lang-kilala dahil sa maringal na buntot nito na may 
mga balahibong makikisap na berde at ginto na 
may malalaking “mata” na kulay asul. Naibubuka 
ng paboreal ang buntot na ito upang magmukhang 
isang kahanga-hangang abaniko na ang magkabi- 
lang dulo ay sumasayad sa lupa. Ipinapagaspas ng 
paboreal ang nakabukang buntot na ito, na lumilik- 
ha ng makaluskos na tunog at nagpapakinang sa 
mga balahibo. Maganda rin ang kulay ng leeg at 
dibdib nito na metalikong asul na maberde-berde. 
Dahil sa maringal na kagandahan nito, lubhang pi- 
nahahalagahan ang paboreal noon pa mang sinau- 
nang mga panahon. 


PABULA 


Noong panahon ni Haring Solomon, ang kaniyang 
pangkat ng mga barko ng Tarsis ay nagbibiyahe 
nang minsan sa bawat tatlong taon at nagdadala ng 
mga kargamentong “ginto at pilak, garing, at mga 
unggoy at mga paboreal.” (1Ha 10:22) Bagaman ang 
ilan sa mga barko ni Solomon ay naglakbay patu- 
ngong Opir (maliwanag na sa lugar ng Dagat na 
Pula, 1Ha 9:26-28), binabanggit ng 2 Cronica 9:21 
na may mga barkong “pumaparoon sa Tarsis” (ma- 
lamang ay sa Espanya) para magdala ng nabanggit 
na mga kalakal, kasama na ang mga paboreal. Da- 
hil dito, hindi matiyak kung saang lugar o rehi- 
yon inaangkat ang mga paboreal noon. Ang maga- 
gandang ibong ito ay ipinapalagay na katutubo sa 
TS Asia at sagana sa India at Sri Lanka. Naniniwala 
ang ilan na ang pangalang Hebreo (tukki'yim') ay 
dapat iugnay sa tokei, na pangalan ng paboreal sa 
Matandang Tamil. Maaaring nakuha ng pangkat ng 
mga barko ni Solomon ang mga paboreal nang mag- 
layag sila sa kanilang karaniwang ruta at tumigil sa 
isang sentro ng kalakalang may pakikipag-ugnayan 
sa India. Kawili-wili ring malaman ang sinabi ni 
Frederick Drimmer sa The Animal Kingdom: “Sa 
loob ng maraming siglo, inakala ng mga siyentipiko 
na walang mga paboreal sa Aprika---ang kilalang 
mga tahanan ng mga ito ay ang East Indies at ti- 
mog-silangang Asia. Gumuho ang paniwalang ito 
ng mga naturalista noong 1936, nang ang Congo 
peacock [Afropavo congensis] ay matuklasan sa Bel- 
gian Congo."”--- 1954, Tomo II, p. 988. 

Mas gusto naman ng iba na iugnay ang salitang 
Hebreo na tukki'yim' sa ky ng Ehipto, isang uri ng 
unggoy. 


PABULA. Kuwentong di-totoo, kathang-isip, 
mito, gawa-gawa, kabulaanan, mula sa Griegong 
my'thos. Masusumpungan ang my“thos sa 1 Timo- 
teo 1:4 at 4:7: 2 Timoteo 4:4: Tito 1:14: 2 Pedro 
1:16. 

Ang my'thos ay kabaligtaran ng a-le'thei-a, “kato- 
tohanan,” na nagpapahiwatig ng hayag at tunay na 
diwa ng isang bagay. Sa Galacia 2:5, ipinakikita ng 
“katotohanan ng mabuting balita” na naiiba ang tu- 
nay na turo ng ebanghelyo sa baluktot na mga ber- 
siyon nito. Binabalaan ng mga apostol ang mga 
Kristiyano hinggil sa panganib na maitalikod sila 
mula sa katotohanan tungo sa mga kuwentong di- 
totoo, yamang ang mga ito ay walang totoong sali- 
gan kundi mga imahinasyon lamang ng mga tao. 
Ang Judaismo ay puno ng gayong mga kuwentong 
di-totoo, anupat ang tinatawag na bibigang kautu- 
san, na nang maglaon ay inilakip sa Talmud, ay bi- 
nubuo ng mga tradisyon ng matatanda. Ang Juda- 
ismo, na pangunahing kalaban ng Kristiyanismo 
noong unang siglo, ay lubhang naimpluwensiyahan 
ng mga pilosopiya at mga turong pagano. 


518 


Bilang isang halimbawa ng mga kuwentong di- 
totoo, isaalang-alang ito mula sa Palestinong Tal- 
mud (Talmud ng Jerusalem): “Sinabi ni R. Samuel 
b. Nahman sa ngalan ni R. Jonathan: Ang mga tap- 
yas [na doo'y tinanggap ni Moises ang Sampung 
Utos] ay may haba na anim na sinlapad-ng-kamay 
at may lapad na tatlo: at dalawang sinlapad-ng- 
kamay ang hawak ni Moises, at dalawa naman ang 
sa Diyos, anupat may dalawang sinlapad-ng-kamay 
sa pagitan ng mga daliri nila, at noong sinasamba 
ng mga Israelita ang guya, tinangkang agawin ng 
Diyos ang mga tapyas mula sa mga kamay ni Moi- 
ses, ngunit napakalakas ng mga kamay ni Moises 
anupat naagaw niya ang mga iyon mula sa Kaniya.” 
Sinasabi pa ng kuwento na noong pagkakataong 
iyon ay “tumilapon ang mga titik” mula sa mga tap- 
yas, bilang resulta, yamang “ang mga sulat ang su- 
musuhay sa mga ito,” ang mga tapyas ay “naging 
napakabigat para sa mga kamay ni Moises, at nahu- 
log, at nabasag.”-- Taanit, V, p. 116, 117, isinalin ni 
A. W. Greenup. 

Ang mga akdang Apokripal ay sagana sa mga ku- 
wentong di-totoo at likhang-isip, halimbawa ay ang 
pagpatay ni Daniel sa isang malaking dragon sa pa- 
mamagitan ng pinaghalu-halong alkitran, taba, at 
buhok (Dagdag sa Daniel 14:22-26, Dy), at ang pag- 
kakaroon ni Tobias ng kapangyarihang manggamot 
at magpalabas ng demonyo, na nakuha niya sa 
puso, apdo, at atay ng isang dambuhalang isda. 
--Tobias 6:2-9, 19, Dy. 

Dapat Tanggihan ng mga Kristiyano ang mga 
Pabula. Sa 1 Timoteo 1:4, tinagubilinan ni Pablo 
ang mga Kristiyano na huwag magbigay-pansin sa 
mga kuwentong di-totoo. Dahil sa mga ito ay maaa- 
ring masangkot ang mga Kristiyano sa pagsasaliksik 
na hindi naman talaga kapaki-pakinabang at maaa- 
ring ilayo ng mga ito ang kanilang isip mula sa 
katotohanan. Kabilang sa mga kuwentong di-totoo 
yaong mga ikinukuwento ng matatandang babae na 
ang buhay ay ginugugol sa makasanlibutang mga 
gawain. Nilalabag nila ang banal at matuwid na mga 
pamantayan ng Diyos. (1Ti 4:6, 7; Tit 1:14) Sa 2 Pe- 
dro 1:16, tinukoy ng apostol na si Pedro ang mga ku- 
wentong di-totoo (na hindi lamang basta kathang- 
isip kundi ginawa rin nang may katusuhan upang 
ilihis ang isang Kristiyano) at ipinakita niya ang ka- 
ibahan ng mga iyon sa tunay at totoong ulat ng pag- 
babagong anyo, na kaniya mismong nasaksihan. 
(Mar 9:2) Sa 2 Timoteo 4:3, 4 naman, inihula ni Pa- 
blo na sa hinaharap, ang mga tao ay kusang-loob na 
babaling sa mga kuwentong di-totoo at tatalikod sa 
katotohanan. 


PADAN [posible, Kapatagan (Patag na Lupain)]. 
Pinaikling anyo ng “Padan-aram.” (Gen 35:9, 48:7) 
Lumilitaw na ito rin ang “parang ng Sirya [Aram].” 


519 


(Gen 28:6, 7: Os 12:12) Ang Padan ay isang rehiyon 
sa palibot ng lunsod ng Haran sa hilagang Mesopo- 
tamia. (Gen 28:7, 10, 29:4) Bagaman itinuturing ng 
ilan na ang Padan at ang Aram-naharaim ay iisa, 
waring mas malamang na ang Padan ay bahagi ng 
Aram-naharaim. (Gen 24:10, tlb sa Rbi8, 25:20, tlb 
sa Rbi8) Ganito ang mahihinuha natin yamang ang 
Aram-naharaim ay may bulubunduking teritoryo, 
samantalang ang Padan ay wala, kung tama ang 
pagkaunawa na ang pangalan nito ay nangangahu- 
lugang “kapatagan,” o “patag na lupain.”--Bil 23:7, 
tlb sa Rbi8, Deu 23:4, tlb sa Rbis8. 

Pansamantalang nanirahan ang patriyarkang si 
Abraham sa Haran na nasa Padan. (Gen 12:4: 28: 
7, 10) Nang maglaon, ang anak ni Abraham na 
si Isaac at ang apo niyang si Jacob ay kumuha ng 
mapapangasawa sa supling ng kaniyang mga ka- 
mag-anak sa lugar na iyon. (Gen 22:20-23, 25:20, 
28:6) Si Jacob ay gumugol ng 20 taon sa Padan sa 
paglilingkod sa kaniyang biyenang si Laban. (Gen 
31:17, 18, 36, 41) Habang naroroon, naging anak 
niya si Dina at 11 lalaki. (Gen 29:20-30:24) Ang ka- 
niyang ika-12 anak na lalaki, si Benjamin, ay isini- 
lang sa Canaan.---Gen 35:16-18, 22-26, 46:15: 48:7. 


PADAN-ARAM. Tingnan ang PADAN. 


PADER, DINGDING. Mga istrakturang iti- 
natayo ng mga mason at nagsisilbing mga harang, 
mga hangganan, o mga bakod. Mula nang ang tao 
ay magsimulang magtayo ng mga bahay at mga 
lunsod, nagtatayo na rin siya ng mga pader at mga 
dingding na ginagamitan ng iba't ibang materyales, 
may sari-saring disenyo, at para sa maraming layu- 
nin. Ang laki at tibay ng mga istrakturang ito ay 
pangunahin nang nakadepende sa pagkakagawa ng 
mga ito at sa mga materyales na ginamit. 

Ang mga pader ng palasyo ni David ay yari sa ti- 
nabas na bato. (2Sa 5:11) Sa katulad na paraan, wa- 
ring ang panlabas na mga pader ng templo ni Solo- 
mon ay yari sa tinibag na bato, anupat ang bandang 
loob ng ilan sa mga pader ay binalutan ng mga tab- 
la ng sedro. (1Ha 6:2, 7, 15) Ang panloob na mga 
entrepanyong kahoy na ito naman ay magarbong 
pinalamutian ng mga ukit at mga kalupkop na gin- 
to. (1Ha 6:29: 1Cr 29:4, 2Cr 3:4, 7) May palitada ang 
bandang loob ng mga pader sa palasyo ni Belsasar. 
(Dan 5:5) Kadalasan, simple lamang ang pagkaka- 
gawa ng mga pader at mga dingding sa mga taha- 
nan ng pangkaraniwang mga tao---mga laryong pi- 
natuyo sa araw, mga batong di-tinabas, o materyal 
na ipinalitada sa isang kayariang kahoy. Kung min- 
san, ang pinakaibabaw ng mga ito ay pinapuputi. 
--Gaw 23:3. 

Mga Pader ng Lunsod. Noong sinaunang pa- 
nahon, dahil sa takot ay nagtayo ang mga tao ng pa- 


PADER, DINGDING 


nanggalang na mga pader sa palibot ng malalaking 
lunsod upang mahadlangan ang pagsalakay ng ka- 
away. (1Ha 4:13: Isa 25:12) Gayundin, kapag sinasa- 
lakay ang maliliit na “sakop na bayan" sa palibot (Bil 
21:25), ang mga tumatahan sa mga ito ay nanga- 
nganlong sa loob ng lunsod na may pader. Ipinakita 
ng Kautusang Mosaiko na may legal na pagkakaiba 
sa pagitan ng mga bayan na may pader at ng 
mga bayan na walang pader, kung tungkol sa mga 
karapatan ng mga may-ari ng mga bahay. (Lev 
25:29-31) Ang mga pader ay hindi lamang nagsil- 
bing pisikal na harang sa pagitan ng mga tirahan sa 
lunsod at ng kaaway kundi isa rin itong mataas 
na posisyon na mula roo'y maipagsasanggalang ng 
mga tagapagtanggol ang mga pader laban sa pagsi- 
ra rito, paggawa ng lagusan sa ilalim nito, o pagbu- 
tas dito sa pamamagitan ng mga pambundol. (2Sa 
11:20-24, 20:15: Aw 55:10, Sol 5:7: Isa 62:6, Eze 4:1, 
2: 26:9) Bilang panlaban, ang mga hukbong suma- 
salakay ay nagtitindig kung minsan ng mga pader 
na pangubkob na ginagamit naman nila bilang pa- 
nangga habang nilulusob nila ang mga pader ng 
lunsod.---2Ha 25:1, Jer 52:4, Eze 4:2, 3; 21:22, ting- 
nan ang KUTA. 

Iba Pang mga Pader. Kadalasan, nagtatayo 
ng mga batong pader upang bakuran ang mga uba- 
san o mga bukid, at upang magsilbing mga kural 
o mga kulungan ng mga tupa. (Bil 22:23-25, Kaw 
24:30, 31; Isa 5:5; Mik 2:12; Hab 3:17) At mayroon 
ding mga pader na nagsilbing mga pilapil sa gilid ng 
hagdan-hagdang mga dalisdis ng burol. (Job 24:11) 
Ang mga pader na ito ay halos permanenteng mga 
istraktura, anupat itinatayo gamit ang mga batong 
galing sa parang na hindi pa natatabasan at kung 
minsan ay sinisimentuhan ng luwad o argamasa. 

Makasagisag na mga Pader. Sa Kasulatan, 
kung minsan ay binabanggit ang mga pader sa ma- 
kasagisag na paraan bilang larawan ng proteksiyon 
at kaligtasan (1Sa 25:16, Kaw 18:11, 25:28) o bilang 
sagisag ng pagiging magkahiwalay. (Gen 49:22, Eze 
13:10) Kasuwato ng huling nabanggit na diwa, su- 
mulat si Pablo sa mga taga-Efeso: “Sapagkat siya [si 
Kristo] ang ating kapayapaan, siya na nagpaging-isa 
sa dalawang panig at gumiba sa pader na nasa pa- 
gitan na naghihiwalay sa kanila.” (Efe 2:14) Alam na 
alam ni Pablo ang tungkol sa pader na nasa gitna ng 
looban ng templo sa Jerusalem, kung saan may na- 
kapaskil na isang babala na sa diwa ay nagsasabing 
hindi dapat lumampas sa pader na iyon ang mga di- 
Judio kung ayaw nilang tumanggap ng parusang 
kamatayan. Gayunman, nang sumulat si Pablo sa 
mga taga-Efeso noong 60 o 61 C.E., bagaman maa- 
aring tinukoy niya iyon sa makatalinghagang para- 
an, hindi naman niya ibig sabihin na pinawi na ang 
literal na pader, sapagkat nakatayo pa iyon noon. 
Sa halip, ang nasa isip ng apostol ay ang tipang 


PADON 


Kautusan, na nagsilbing pader na naghiwalay sa 
mga Judio at mga Gentil sa loob ng maraming sig- 
lo. Salig sa kamatayan ni Kristo halos 30 taon na 
noon ang nakararaan, ang makasagisag na “pader” 
na iyon ay pinawi. 

Sinabihan si Jeremias na siya ay magiging gaya ng 
nakukutaang mga pader na tanso laban sa mga su- 
masalansang sa kaniya. (Jer 1:18, 19, 15:20) Sa isa 
pang ilustrasyon, ang bayan ng Diyos, bagaman wa- 
ring tumatahan sa isang lunsod na walang literal na 
mga pader, anupat parang walang kalaban-laban, ay 
nagtatamasa ng kapayapaan at katiwasayan dahil sa 
di-nakikitang tulong ng Diyos. (Eze 38:11) O kung ti- 
tingnan naman mula sa ibang punto de vista, ang 
maituturing na matibay na lunsod ay yaong lunsod 
na ang “pader na apoy" ay si Jehova (Zac 2:4, 5),o ya- 
ong may mga pader ng kaligtasan na itinayo ni Jeho- 
va, sa halip na mga pader na yari sa hamak na bato 
at laryo. (Isa 26:1) Ang “banal na lunsod, ang Bagong 
Jerusalem,” na bumababang galing sa langit, ay sina- 
sabing may “malaki at napakataas na pader” na yari 
sa jaspe, na may taas na 144 na siko (64 na m, 
210 piye), at sinasabi na mayroon itong 12 batong 
pundasyon na binubuo ng mahahalagang hiyas na sa 
mga iyon ay inililok ang mga pangalan ng 12 apostol. 
- Apo 21:2, 12, 14, 17-19. 


PADON [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “tubusin”]. Ulo sa panig ng ama ng isang pa- 
milya ng mga Netineo. “Ang mga anak ni Padon” ay 
bumalik kasama ni Zerubabel mula sa pagkatapon 
sa Babilonya.--Ezr 2:1, 2, 43, 44: Ne 7:46, 47. 


PAFOS. Isang lunsod sa K baybayin ng pulo ng 
Ciprus. Dito nakaharap ni Pablo, pagkatapos niyang 
bagtasin ang pulo kasama nina Bernabe at Juan 
Marcos, ang manggagaway na si Bar-Jesus (Eli- 
mas), na sumalansang sa pangangaral nila kay Ser- 
gio Paulo na proconsul. Dahil dito ay makahimala 
siyang pinasapitan ni Pablo ng pansamantalang 
pagkabulag. Matapos masaksihan ang gawang ito, 
si Sergio Paulo ay nakumberte sa Kristiyanismo. 
--Gaw 13:6-13. 

Dalawang lunsod ng Ciprus ang nagtaglay ng 
pangalang Pafos, ang “Matandang Pafos” at ang 
“Bagong Pafos.” Ang Bagong Pafos, ang lunsod na 
tinutukoy sa ulat ng Mga Gawa, ay kabisera ng pro- 
binsiya ng Ciprus na nasa ilalim ng kontrol ng sena- 
do nang dalawin ni Pablo ang pulo noong panahon 
ng kaniyang unang paglalakbay bilang misyonero. 
Ipinapalagay na kumakatawan sa lunsod na ito ang 
mga guho sa sinaunang daungang-dagat ng Pafos, 
mga 15 km (9 na mi) sa HK ng “Matandang Pa- 
fos” (Kouklia). Walang alinlangan na ang likas na 
daungan doon, na nagsilbing isang himpilan ng 
mga barko noong mga panahong Griego at Romano, 


520 


ang dakong pinanggalingan ni Pablo at ng kani- 
yang mga kasamahan nang maglayag sila sa da- 
kong HHK patungong Perga sa Asia Minor. Na- 
roroon pa rin ang mga kayariang panangga ng 
sinaunang daungan sa Pafos, gayundin ang mga 
labi ng iba't ibang mga gusaling pampubliko at pri- 
bado at ng isang pader ng lunsod. 

Walang alinlangan na muling dinalaw nina Ber- 
nabe at Marcos ang lugar na ito noong mga 49 C.E. 
--Gaw 15:36-39. 


PAG-AAHIT. Tingnan ang BalBas: PAGKA- 
KALBO. 
PAG-AALAY. Paghihiwalay o pagbubukod para 


sa isang sagradong layunin. Ang pandiwang Hebreo 
na nazar’ (ialay) ay may pangunahing kahulugan na 
“ingatang hiwalay, maihiwalay, ilayo.” (Lev 15:31, 
22:2, Eze 14:7, ihambing ang Os 9:10, tlb sa Rbi8.) 
Ang kaugnay na salitang Hebreo na nezer ay tumu- 
tukoy sa tanda o sagisag ng banal na pag-aalay na 
isinusuot bilang korona sa pinabanal na ulo ng mata- 
as na saserdote o sa ulo ng pinahirang hari: tumutu- 
koy rin ito sa pagka-Nazareo.--Bil 6:4-6, ihambing 
ang Gen 49:26, tlb sa Rbi8. 

Noong italaga si Aaron bilang mataas na saserdo- 
te, isang turbanteng yari sa mainam na lino ang ipi- 
natong sa kaniyang ulo. Gamit ang isang panali na 
sinulid na asul, ikinabit naman sa harap ng turban- 
teng iyon para makita ng lahat ang banal na “tanda 
ng pag-aalay [neZzer],” isang kumikinang na lami- 
nang dalisay na ginto na doo'y nakalilok bilang ta- 
tak, sa wikang Hebreo, ang mga salitang “Ang Ka- 
banalan ay kay Jehova.” Pagkatapos, sa seremonya 
ng pagtatalaga, ibinuhos sa mataas na saserdote 
ang banal na langis na pamahid. (Exo 29:6, 7: 39:30, 
31, tlb sa Rbi8, Lev 8:9, 12) Ang mataas na saserdo- 
te ay kailangang laging mag-ingat upang hindi siya 
makagawa ng anumang bagay na maaaring lu- 
mapastangan sa santuwaryo, “sapagkat ang tanda 
ng pag-aalay, ang pamahid na langis ng kaniyang 
Diyos, ay nasa kaniya. ”--Lev 21:12. 

Ang salitang ne7Zzer ay tumutukoy rin sa “diade- 
ma,” isang opisyal na putong na isinusuot ng pina- 
hirang mga hari ng Israel bilang sagisag ng kani- 
lang banal na katungkulan.--2Sa 1:10, 2Ha 11:12, 
2Cr 23:11: Aw 89:39, 132:18, Kaw 27:24. 

Kapag nanata ang isang tao ng panata ng pagka- 
Nazareo para kay Jehova, hindi niya dapat gupitin 
ang kaniyang buhok o ahitin ang kaniyang balbas 
hangga't nasa ilalim siya ng panata. Sa gayon, ang 
mahabang buhok niya ay nagsisilbing pinakakoro- 
nang tanda ng kaniyang pagka-Nazareo (neZzer). 
(Bil 6:4-21) Sa paghahalintulad sa Jerusalem sa isa 
na sumira ng kaniyang sagradong mga panata ng 
kabanalan kay Jehova, ibinulalas ng propetang si 


521 


Jeremias: “Gupitin mo ang iyong di-nagupitang bu- 
hok [o “buhok na inialay": nizrekh, isang anyo ng 
ne'zer] at itapon mo.” (Jer 7:29) Sa pamamagitan ng 
isa pang propeta, inilarawan ni Jehova kung paa- 
nong ang suwail na Israel ay “pumaroon kay Baal ng 
Peor, at inialay nila ang kanilang sarili [Wwai'yin:na- 
zeru’, isang anyo ng pandiwang na-zar'] sa kahiya- 
hiyang bagay.”---Os 9:10. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan ay may tinu- 
tukoy na ilang bagay na inialay. Ang “kapistahan ng 
pag-aalay” (en-kai'ni'a) sa taglamig ay binabanggit 
may kaugnayan sa ministeryo ni Jesus sa lupa. (Ju 
10:22, tingnan ang KAPISTAHAN NG PAG-AALAY.) Ang 
salitang Griegong ito na en-kai'ni-a ay may salitang- 
ugat na katulad din ng sa en-kai'ni'z0, na sa Hebreo 
9:18 ay isinasalin ng ilang bersiyon bilang “ialay” 
(AS, KJ, Dy, Sp), ngunit ng iba naman bilang “pasi- 
nayaan.” (CC, Mo, NE, NW, We) Gayundin, sa He- 
breo 10:20 ay isinasalin ito ng ilan bilang “ialay” 
(AS, Dy, Sp) at ng iba naman bilang “pasinayaan.” 
(CC Mo, NW) Itinawag-pansin ni Jesus ang tradi- 
syonal na mga turo ng mga Pariseo may kinalaman 
sa “korban,” samakatuwid nga, isang kaloob na inia- 
lay sa Diyos. (Mar 7:11, Mat 15:5, tingnan ang KOR- 
BAN.) Nagbabala rin si Jesus na darating ang pana- 
hon na ibabagsak ang templo ni Herodes, kasama na 
ang “maiinam na bato at mga bagay na inialay 
[a:na-the'ma-sin]” na naroroon.--Luc 21:5, 6. 


PAG-AAMPON. Ang pagkilala o pagtanggap 
sa isa bilang anak bagaman hindi siya likas na anak 
niyaong umampon. Ang salitang Griego na isi- 
naling “pag-aampon bilang mga anak” (huio-the- 
si'a) ay isang teknikal at legal na termino na lite- 
ral na nangangahulugang “paglalagay bilang anak.” 
--Ihambing ang Ro 8:15, tlb sa Rbi8. 

Bagaman ang pag-aampon ay hindi tinatalakay 
sa Hebreong Kasulatan bilang isang legal na prose- 
so, ang gayong ideya ay mahihiwatigan sa ilang 
kaso. Bago isinilang sina Ismael at Isaac, lumilitaw 
na itinuring ni Abraham ang alipin niyang si Eliezer 
na parang isang inampong anak at ang isa na posi- 
bleng maging tagapagmana ng kaniyang sambaha- 
yan. (Gen 15:2-4) Ang pag-aampon ng mga alipin 
bilang mga anak ay matagal nang kaugalian sa Git- 
nang Silangan, at bilang mga inampon, mayroon si- 
lang mga karapatan sa pagmamana bagaman hindi 
nakahihigit sa mga karapatan ng likas na mga sup- 
ling ng ama. 

Itinuring kapuwa ni Raquel at ni Lea ang mga 
anak na isinilang kay Jacob ng kani-kanilang utu- 
sang babae bilang kanilang sariling mga anak, anu- 
pat isinilang sa ibabaw ng kanilang mga tuhod." 
(Gen 30:3-8, 12, 13, 24) Pinamanahan din ang mga 
anak na ito kasama niyaong mga tuwirang isinilang 
ng legal na mga asawa ni Jacob. Sila ay likas na mga 


PAG-AAMPON 


anak ng kanilang ama, at yamang ang mga aliping 
babae ay pag-aari ng mga asawang babae, sina Ra- 
quel at Lea ay may karapatang magmay-ari sa mga 
anak na ito. 

Nang maglaon, ang batang si Moises ay inampon 
ng anak na babae ni Paraon. (Exo 2:5-10) Yamang 
pantay ang mga karapatan ng mga lalaki at mga 
babae sa ilalim ng batas Ehipsiyo, maaaring gamitin 
ng anak na babae ni Paraon ang kaniyang karapa- 
tang mag-ampon. 

Sa bansang Israel, waring hindi karaniwang isina- 
sagawa noon ang pag-aampon. Walang alinlangan 
na dahil sa batas ng pag-aasawa sa bayaw, nai- 
wasan ang pangunahing dahilan kung bakit nag- 
aampon ng mga bata, samakatuwid nga, upang 
hindi mapawi ang pangalan ng magulang.---Deu 
25:5, 6. 

Ang Kahulugan Nito Para sa mga Kristiyano. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ilang ulit na 
binanggit ng apostol na si Pablo ang pag-aampon 
may kinalaman sa bagong katayuan niyaong mga 
tinawag at pinili ng Diyos. Palibhasa'y isinilang sila 
bilang mga inapo ng di-sakdal na si Adan, sila ay 
mga alipin ng kasalanan at hindi likas na mga anak 
ng Diyos. Dahil binili sila sa pamamagitan ni Kristo 
Jesus, tumanggap sila ng pag-aampon bilang mga 
anak at naging mga tagapagmana rin kasama ni 
Kristo, ang bugtong na Anak ng Diyos. (Gal 4:1-7: 
Ro 8:14-17) Hindi sila naging mga anak sa likas na 
paraan, kundi dahil sa pagpili ng Diyos ayon sa ka- 
niyang kalooban. (Efe 1:5) Bagaman kinikilala na 
sila bilang mga anak ng Diyos mula sa panahong ia- 
nak sila ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang es- 
piritu, (1Ju 3:1: Ju 1:12, 13), ang lubos na katuparan 
ng kanilang pribilehiyo bilang mga espiritung anak 
ng Diyos ay nakadepende sa pananatili nilang tapat 
hanggang sa wakas. (Ro 8:17, Apo 21:7) Kaya na- 
man binanggit ni Pablo na “marubdob nilang hi- 
nihintay ang pag-aampon bilang mga anak, ang 
pagpapalaya mula sa kanilang mga katawan sa pa- 
mamagitan ng pantubos.'---Ro 8:23. 

Ang gayong katayuan bilang mga ampon ay nag- 
dudulot ng mga pakinabang ng kalayaan mula sa 
“espiritu ng pagkaalipin na sanhi ng pagkatakot,” 
anupat hinahalinhan ito ng kumpiyansa bilang mga 
anak, ng pag-asa sa makalangit na mana na tiniyak 
ng patotoo ng espiritu ng Diyos. Kasabay nito, ang 
pag-aampon sa kanila bilang espirituwal na mga 
anak ay nagpapaalaala sa kanila na natamo nila ang 
gayong katayuan dahil sa di-sana-nararapat na ka- 
baitan ng Diyos at sa pagpili niya sa kanila at hindi 
dahil mayroon silang likas na karapatang maging 
mga anak.---Ro 8:15, 16, Gal 4:5-7. 

Sa Roma 9:4, binanggit ni Pablo na ang mga Isra- 
elita sa laman ang “kinauukulan ng pag-aampon 


PAG-AANAK 


bilang mga anak at ng kaluwalhatian at ng mga ti- 
pan at ng pagbibigay ng Kautusan,” at maliwanag 
na tumutukoy ito sa natatanging katayuan na ipi- 
nagkaloob sa Israel noong sila ay katipang bayan pa 
ng Diyos. Kaya naman kung minsan ay tinutukoy ng 
Diyos ang Israel bilang “aking anak.” (Exo 4:22, 23, 
Deu 14:1, 2: Isa 43:6, Jer 31:9, Os 1:10; 11:1, iham- 
bing ang Ju 8:41.) Gayunman, upang sila ay maging 
tunay na mga anak, kailangan munang mailaan ang 
pantubos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at dapat 
nilang tanggapin at sampalatayanan ang kaayusang 
iyon ng Diyos.---Ju 1:12, 13, Gal 4:4, 5; 2Co 6:16-18. 


PAG-AANAK. Pribilehiyo na sa mga kababai- 
han lamang ipinagkaloob ng Maylalang. Pantangi 
niyang dinisenyo at sinangkapan ang babae para 
rito. Kasama sa utos na ibinigay sa unang mag- 
asawang tao sa Eden, at nang maglaon ay inulit sa 
mga nakaligtas sa Baha, ang paglilihi at pag-aanak. 
(Gen 1:28, 9:7) Gayunman, dahil sa kasalanan at 
pagsuway, ganito ang sinabi ni Jehova kay Eva 
tungkol sa pag-aanak: “Palulubhain ko ang kirot ng 
iyong pagdadalang-tao, sa mga hapdi ng panganga- 
nak ay magluluwal ka ng mga anak."--Gen 3:16, 
tingnan ang KAPANGANAKAN, KIROT NG PAGDARAMDAM, 
MGA. 

Hinggil sa pag-aanak at pagiging ina, inirekomen- 
da ng apostol na si Pablo na ang mga nakababatang 
babaing balo, na maaaring mabalisa kung hindi ma- 
tutugunan ang kanilang likas na pagnanais na ma- 
ging ina, ay mag-asawa at magsipag-anak sa halip 
na gugulin ang kanilang panahon sa pagpapalipat- 
lipat bilang “mga tsismosa at mga mapanghimasok 
sa buhay-buhay ng ibang tao.” (1Ti 5:11-15) Sinabi 
rin ni Pablo na ang mga babae sa kongregasyong 
Kristiyano ay “malingatang ligtas sa pamamagitan 
ng pag-aanak, kung mananatili sila sa pananampa- 
lataya at pag-ibig at pagpapabanal kasama ng kati- 
nuan ng pag-iisip. --ITi 2:15. 


PAG-AANI. Ang pagtitipon ng mga ani: isa sa 
mga bagay na hindi maglilikat “sa lahat ng mga 
araw na ang lupa ay nananatili.” (Gen 8:22) May ka- 
lakip na malaking pagsasaya ang panahon ng pag- 
aani, bagaman puspusang pagpapagal, sabihin pa, 
ang kailangan upang matipon ang mga ani. (Aw 
126:5, 6: Isa 9:3, 16:9, 10) May ilang pangyayari sa 
Bibliya na binabanggit na naganap kaugnay ng pa- 
nahon ng pag-aani.---Gen 30:14, Jos 3:15: Huk 15:1, 
Ru 1:22: 2:23, 1Sa 6:13, 2Sa 21:9, 23:13. 

Ang mga Sabbath at ang Jubileo. Binalang- 
kas ng kautusan ng Diyos sa Israel ang ilang parti- 
kular na kahilingan at probisyon may kinalaman sa 
pag-aani. Palibhasa'y mahalaga ang Sabbath, hindi 
maaaring lumiban ang mga Israelita sa obligasyon 
nila na ipangilin ito, anupat walang probisyon sa Ka- 


522 


utusan para mag-ani sa araw na iyon kahit sa kaso 
ng kagipitan. (Exo 34:21, ihambing ang Ne 13:15.) 
Yamang walang paghahasik na gagawin sa taon ng 
Sabbath, pati na sa taon ng Jubileo, tiyak na wala 
ring mga ani na titipunin, maliban sa sumibol mula 
sa mga natapong butil ng nakaraang pag-aani. Ngu- 
nit hindi rin iyon dapat anihin ng may-ari, bagaman 
siya, ang kaniyang mga alipin at ang kaniyang mga 
upahang trabahador, ang mga nakikipamayan at 
ang mga naninirahang dayuhan, pati ang mga ala- 
gang hayop at ang maiilap na hayop, ay maaaring 
kumain mula sa bunga ng lupain.--Exo 23:10, 11, 
Lev 25:3-7, 11, 12, 20-22. 

Ang mga Unang Bunga, at Pangangalaga sa 
mga Dukha. Noon, ang mga unang bunga ng ba- 
wat pag-aani ay dapat ihandog kay Jehova. (Lev 
23:10, 11, Deu 26:1-4) Hindi dapat tipunin para 
sa personal na paggamit ang bunga ng isang pu- 
nungkahoy hanggang sa ikalimang taon nito.---Lev 
19:23-25. 

Kung nagugutom ang isang Israelita, maaari 
siyang pumasok sa bukid o ubasan ng iba at kumain 
ng bunga nito hanggang sa siya ay mabusog, ngunit 
hindi siya maaaring magdala ng anuman sa isang la- 
lagyan o gumamit ng karit upang ipamutol sa mga 
butil ng kaniyang kapuwa.---Deu 23:24, 25; ihambing 
ang Mat 12:1, Luc 6:1, tingnan ang PAGHIHIMALAY. 

Sa panahon ng pag-aani, hindi dapat gapasin 
nang lubusan ng mga Israelita ang mga gilid ng ka- 
nilang mga bukid ni dapat man nilang pulutin ang 
mga himalay, yamang ang gayong mga tira ng ka- 
nilang mga bukirin ng mga butil at mga ubasan ay 
itinalaga para sa napipighati at sa naninirahang da- 
yuhan.--Lev 19:9, 10; 23:22, Deu 24:19. 

Kalagayan ng Panahon. Noong sinaunang pa- 
nahon, gaya rin sa ngayon, bihirang umulan sa Lu- 
pang Pangako kapag panahon ng pag-aani, sa ka- 
tunayan, nang magpasapit si Jehova ng ulan at 
kulog bilang sagot sa panalangin ni Samuel, nagsil- 
bing patunay iyon sa mga Israelita na isang mala- 
king kasamaan ang nagawa nila nang humingi sila 
ng isang taong hari. (1Sa 12:17-19, tingnan din 
ang Kaw 26:1.) Ngunit inaapawan naman noon ng 
Ilog Jordan ang mga pampang nito dulot ng huling 
mga pag-ulan sa maagang bahagi ng tagsibol at ng 
natutunaw na niyebe mula sa Kabundukan ng Leba- 
non.---Jos 3:15: 5:10, 11. 

Mainit sa Palestina kapag panahon ng pag-aani, 
kaya naman doo'y lubhang nakarerepresko ang 
isang ulap ng hamog. (Isa 18:4) Ang isang inumin 
na pinalamig ng niyebe mula sa mga bundok ay na- 
kagiginhawa, at maliwanag na ito, sa halip na ang 
pag-ulan ng niyebe, ang tinutukoy ng paralelismo 
sa Kawikaan 25:13, yamang isang kalamidad kung 
uulan ng niyebe sa panahon ng pag-aani. 


523 


Lino, Sebada, at Trigo. Sa kapaligiran ng Je- 
rico, sinisimulang anihin ang lino sa ika-12 buwan, 
ang Adar (Pebrero-Marso), o sa maagang bahagi ng 
Nisan (Marso-Abril), ang unang buwan ng sagra- 
dong taon ng mga Hebreo. Binubunot at inaasarol 
ang mga tangkay ng lino at pagkatapos ay inilalatag 
ang mga ito upang matuyo. May mga tangkay ng 
lino sa bubong ni Rahab nang itago niya ang mga 
tiktik (Jos 2:6) noong mga unang araw ng Nisan. 
--Jos 2:16, 22, 23: 3:1, 2, 4:19. 

Kasunod nito ay ang pag-aani ng sebada sa bu- 
wan ng Nisan (Marso-Abril). Panahon ng pag-aani 
ng sebada nang pumasok ang mga Israelita sa Lu- 
pang Pangako at nagsimula silang kumain ng bunga 
ng lupain noong Nisan 15. (Jos 3:15: 5:10, 11) Sa- 
mantalang nagpapatuloy sa mga burol ng Palestina 
ang pag-aani ng sebada, kasunod naman nito ang 
pag-aani ng trigo sa kapatagan (Ru 1:22, 2:23, 2Sa 
21:9), na nagsisimula sa buwan ng Ziv, o Iyyar 
(Abril-Mayo). 

Pagkatapos, sa buwan ng Sivan (Mayo-Hunyo), 
ang pag-aani ng trigo ay nagsisimula na sa matata- 
as na lupain. Samantalang hawak ng isang kamay 
niya ang mga tangkay ng butil, pinuputol ng mang- 
gagapas ang mga ito sa pamamagitan ng karit. 
--Ihambing ang Deu 23:25, Isa 17:5. 

Ubas, Datiles, Igos, at Olibo. Unang nahihi- 
nog ang mga ubas sa buwan ng Tamuz (Hunyo- 
Hulyo), anupat sa buwan ng Ab (Hulyo-Agosto) nag- 
sisimula ang pag-aani ng ubas, sa panahong ito ay 
hinog na rin ang mga olibo sa mabababang lupain. Sa 
buwan ng Elul (Agosto-Setyembre), nagpapatuloy 
ang pangkalahatang pag-aani ng ubas, hinog na ang 
mga datiles, nagsisimula namang mahinog ang mga 
granada, at natipon na ang mga igos na pantag-araw. 
(Bil 13:23) Pagsapit ng buwan ng Etanim, o Tisri (Set- 
yembre-Oktubre), halos tapos na ang pangkalaha- 
tang pag-aani bagaman maaaring tinitipon pa rin 
ang mga olibo sa hilagang Galilea sa buwan ng Bul, 
o Heshvan (Marheshvan) (Oktubre-Nobyembre). Ang 
mga olibo ay inaani sa pamamagitan ng pagpaspas sa 
mga sanga ng punong olibo gamit ang isang pamalo. 
--Deu 24:20, tingnan ang KALENDARYO. 

Mga Kapistahan. Ang tatlong pangunahing 
kapistahan ng Israel ay tuwirang nauugnay sa pag- 
aani. (Exo 23:14-17) Ang Kapistahan ng mga Tina- 
pay na Walang Pampaalsa, na nagsisimula ng Ni- 
san 15, ay kasabay ng pag-aani ng sebada. Kapag 
Nisan 16, ang “araw pagkaraan ng sabbath” (hindi 
laging nangangahulugan na isang lingguhang sab- 
bath, yamang ang unang araw ng kapistahan ay iti- 
natalaga bilang isang sabbath anumang araw iyon 
mapatapat), ikinakaway ng mataas na saserdote sa 
harap ni Jehova ang isang tungkos ng mga unang 
bunga ng pag-aani ng sebada.---Lev 23:6-11. 


PAG-AARARO 


Ang Kapistahan ng mga Sanlinggo, o Pentecostes, 
ay ipinagdiriwang naman sa ika-50 araw mula Ni- 
san 16. Ito ay sa panahon ng pag-aani ng trigo. Sa 
araw na iyon, dalawang tinapay na may lebadura at 
gawa sa mga unang bunga ng bagong butil ang ini- 
hahandog kay Jehova bilang handog na ikinakaway. 
(Lev 23:15-17) Maliwanag na ang pitong sanlinggo 
ng pag-aani sa pagitan ng Kapistahan ng mga Tina- 
pay na Walang Pampaalsa at Kapistahan ng Pente- 
costes ang tinutukoy ni Jeremias nang ilarawan niya 
si Jehova bilang “ang Isa na nagbabantay sa itinak- 
dang mga sanlinggo ng pag-aani para sa atin,” anu- 
pat iniingatan Niya ang yugtong iyon bilang isang 
panahon ng tagtuyo, yamang ang ulan ay makapi- 
pinsala sa pag-aani.--Jer 5:24: ihambing ang Am 
4:7. 

Sa Kapistahan ng mga Kubol, o ng Pagtitipon ng 
Ani, na nagsisimula sa ika-15 araw ng ikapitong bu- 
wan na Etanim, o Tisri, ang kalakhang bahagi ng ta- 
Ong agrikultural ay sumasapit sa isang maligayang 
pagtatapos, yamang sa panahong iyon ay tapos na 
ang pangkalahatang pag-aani.--Lev 23:33-36, 39- 
43: tingnan ang KAPISTAHAN at ang iba't ibang kapis- 
tahan sa ilalim ng kani-kaniyang pamagat. 

Makasagisag na Paggamit. [Inihahambing sa 
pag-aani ang pagbabalik ng bayan mula sa pagkata- 
pon at ang pagtitipon sa mga tao ukol sa buhay (Os 
6:11, Mat 9:37, 38, Luc 10:2, Ju 4:35-38), gaya rin ng 
pagtitipon at pagpuksa sa mga balakyot. (Jer 51:33; 
Apo 14:17-20) Tinukoy ni Kristo Jesus bilang pag- 
aani ang “katapusan ng sistema ng mga bagay,” 
anupat sa panahong iyon, titipunin ng mga anghel, 
na gaganap na mga manggagapas, ang lahat ng 
mga tulad-panirang-damo at ihahagis nila ang mga 
ito sa “maapoy na hurno,” samantalang ang mga tu- 
lad-trigo naman ay “sisikat nang maliwanag na 
gaya ng araw sa kaharian ng kanilang Ama.” (Mat 
13:24-30, 36-43) Ang gawaing pag-aaning ito ay 
isinasagawa sa ilalim ng patnubay ni Jesu-Kristo, 
sapagkat sa aklat ng Apocalipsis, siya, bilang isa na 
“tulad ng isang anak ng tao,” ay inilalarawan na 
may matalas na karit sa kaniyang kamay.--Apo 
14:14-16, tingnan ang AGRIKULTURA, MANGGAGAPAS, 
PAGGAPAS. 


PAG-AARARO. Ang mga palagay tungkol sa 
uri o anyo ng araro na ginamit ng mga magsasa- 
kang Hebreo noong panahon ng Bibliya ay salig sa 
sinaunang mga larawan ng mga araro na ginamit 
sa kalapit na mga lupain at sa mga araro na gina- 
gamit ng mga magsasakang Arabe nitong nakalipas 
na mga panahon. Ang ilang araro ay binubuo la- 
mang ng isang simpleng patulis na piraso ng kahoy, 
marahil ay nilagyan ng metal sa dulo, anupat naka- 
kabit sa isang biga at hinihila ng isang hayop o mga 
hayop. Kapag ganitong uri ng araro ang ginagamit, 


PAG-AARARO 


malamang na nabubuhaghag lamang ang ibabaw 
ng lupa anupat hindi lubusang nabubungkal iyon. 
Sabihin pa, dahil wala namang tuwirang katibayan, 
may posibilidad na gumamit din sila noon sa Israel 
ng mas mahuhusay na araro. 

Noon, palibhasa'y tumitigas ang lupa dahil sa init 
ng tag-araw, kinaugalian nang ipagpaliban ang 
pag-aararo hanggang sa bumuhos ang mga ulan 
ng taglagas o taglamig na nagpapalambot sa lupa. 
Pagkatapos ay inaararo na ang lupa at inihahasik 
ang binhi. Sa kapanahunan ng pag-aararo, ang 
isang masipag na tao ay hindi matitinag ng mga 
araw na mas magiginaw o ng mga panahon ng 
pabagu-bagong klima o ng nagbabantang kaula- 
pan, ngunit ang mga ito ay sasamantalahin ng 
isang tamad na magsasaka upang makaiwas siya 
sa pagtatrabaho. Kung wala siyang magiging ani, 
tiyak na hindi siya kaaawaan ng kaniyang mga ka- 
pitbahay dahil naging tamad siya noong panahon 
ng pag-aararo. (Kaw 20:4: Ec 11:4) Gayunman, ka- 
hit sa panahon ng pag-aararo ay dapat ipangilin 
ng mga magsasakang Israelita ang Sabbath.---Exo 
34:21. 

Hindi dapat pagtuwangin sa iisang araro ang 
isang toro at isang asno, walang alinlangang dahil 
magkaiba ang lakas at bilis ng mga ito. (Deu 22: 10) 
Kadalasan na, isang pares ng baka ang humihila sa 
araro. (Luc 14:19: Job 1:14) Maaari ring magtrabaho 
nang sama-sama ang mga kalalakihan, bawat isa ay 
may isang pares, o pareha, ng mga baka, anupat 
magkakasunod na nag-aararo ng magkakahilerang 
mga tudling. Sa kaso ni Eliseo, gaya ng inilalahad 
sa 1 Hari 19:19, siya ang ika-12 at panghuli kaya 
naman maaari siyang huminto nang walang ma- 
gagambalang sinuman sa likuran niya. Iniwan niya 
ang bukid at ginamit niyang panggatong ang kahoy 
na mga kasangkapan niya sa pag-aararo nang mag- 
handog siya ng mga toro bilang hain. (1Ha 19:21) Sa 
The Land and the Book (nirebisa ni J. Grande, 
1910, p. 121), iniulat ni W. M. Thomson na kayang- 
kayang hasikan ng isang tao ang dakong inararo ng 
isang grupo ng mga kalalakihan. 

Makatalinghagang Paggamit. Kadalasan, gi- 
nagamit ang pangkaraniwang gawain ng pag-aara- 
ro bilang batayan ng ilustrasyon. Nang makumbin- 
si ng mga Filisteo ang asawa ni Samson na alamin 
mula sa kaniya ang sagot sa kaniyang bugtong, si- 
nabi ni Samson na “ipinang-araro nila ang kaniyang 
batang baka,” samakatuwid nga, ginamit nila sa ka- 
nilang kapakinabangan ang isang tao na dapat sa- 
na'y sa kaniya naglilingkod. (Huk 14:15-18) Saman- 
tala, hindi maaaring mag-araro ang isang tao sa 
isang mabatong dalisdis, at gaya ng ipinakikita ni 
Amos, hindi makatuwiran para sa mga lider ng Is- 
rael, pagkatapos nilang baluktutin ang katarungan 


524 


at gumawa ng kalikuan, na umasang magtatamo 
sila ng pakinabang mula sa gayong landasin. (Am 
6:12, 13) Sa Oseas 10:11, maliwanag na ginagamit 
ang pag-aararo (isang lalong mas mahirap na traba- 
ho para sa isang dumalagang baka kaysa sa paggigi- 
ik) upang lumarawan sa mabigat o mapang-aliping 
pagtatrabaho, malamang ay ipinataw ng mga ban- 
yagang maniniil, na nakatakdang sumapit noon sa 
apostatang Juda. Ayon sa Jeremias 4:3, 4 at Oseas 
10:12, 13, kailangang baguhin ng Juda at ng Israel 
ang kanilang paraan ng pamumuhay, anupat dapat 
nilang ihanda, palambutin, at linisin ang kanilang 
mga puso (ihambing ang Luc 8:5-15) na para bang 
inaararo at inaalisan nila ng mga tinik ang mga 
iyon, upang, sa halip na aksayahin nila ang kanilang 
mga pagsisikap at pagpapagal sa maling mga gawa- 
in na nagdudulot lamang ng masamang ani, mga 
pagpapala mula sa Diyos ang aanihin nila. 

Upang ilarawan ang mga daan ni Jehova, na “ka- 
mangha-mangha sa layunin, na gumagawa nang 
may kahusayan sa mabungang paggawa,” ginaga- 
mit sa Isaias 28:23-29 ang paglalarawan hinggil 
sa maayos, makabuluhan, at maingat na mga pa- 
mamaraan ng magsasaka sa pag-aararo, pagsusu- 
yod, paghahasik, at paggigiik. Kung paanong pa- 
nandalian ang pag-aararo at pagsusuyod, anupat 
paghahanda lamang ang mga ito bago ang pagha- 
hasik, gayundin naman, hindi habang-buhay na di- 
nidisiplina o pinarurusahan ni Jehova ang kaniyang 
bayan, sa halip, ang pangunahing dahilan ng pagdi- 
disiplina niya sa kanila ay upang palambutin sila at 
upang maging handa silang tumanggap ng kani- 
yang payo at patnubay, na nagluluwal ng mga pag- 
papala. (Ihambing ang Heb 12:4-11.) Kung paanong 
ang pag-aararo ay idinedepende sa tigas ng lupa, 
ibinabatay rin sa uri ng butil ang puwersa at bi- 
gat ng mga kasangkapang gagamitin sa paggigiik 
upang maalis ang ipa, anupat ang mga ito ay pa- 
wang lumalarawan sa karunungan ng Diyos dahil sa 
paglilinis niya sa kaniyang bayan at pag-aalis niya 
mula rito ng anumang di-kanais-nais, anupat ibina- 
bagay niya ang kaniyang pakikitungo ayon sa kasa- 
lukuyang mga pangangailangan at mga kalagayan. 
--Ihambing ang Isa 21:10, 1:25. 

Ang isang lunsod na “inararong gaya lamang ng 
isang bukid” ay nangangahulugan ng isang lunsod 
na lubusang itiniwarik at itiniwangwang. (Jer 26:18, 
Mik 3:12) Maliwanag na ang pagtukoy ng Israel sa 
mga 'nag-araro sa aking likod mismo, anupat pina- 
haba nila ang kanilang mga tudling, ay naglala- 
rawan sa mga pagdurusa ng bansa sa ilalim ng 
maraming kaaway nito na walang-tigil at buong- 
kalupitang dumaluhong at nang-abuso sa kanila, 
habang ang likod ng Israel ay ginagawa nitong 'tu- 
lad ng lupa para roon sa mga tumatawid. (Aw 
129:1-3, Isa 51:23, ihambing ang Aw 66:12.) Sa hula 


525 


ng pagsasauli sa Amos 9:13-15, ipinakikita na dahil 
sa pagpapala ni Jehova, magiging napakamabunga 
ng lupa anupat ang pag-aani ay maaabutan pa ng 
panahon ng pag-aararo para sa susunod na pana- 
hon ng pagtatanim.---Ihambing ang Lev 26:5. 

Kung paanong sinabi ni Jesus na ang kaniyang 
mga alagad ay dapat tumanggap ng pagkain, inu- 
min, at tuluyan mula sa kanilang mga pinagliling- 
kuran, yamang “ang manggagawa ay karapat-dapat 
sa kaniyang kabayaran,” ipinagtanggol din ng apos- 
tol na si Pablo ang karapatan ng mga nagpapagal sa 
ministeryong Kristiyano na tumanggap ng mater- 
yal na suporta mula sa iba, kung paanong ang taong 
nag-aararo ay nag-aararo na may makatuwirang 
pag-asang magiging kabahagi siya sa ani na kaniya 
ring pinagpagalan. Gayunman, personal at kusang- 
loob na pinili ni Pablo na huwag gamitin ang kara- 
patan na umiwas sa sekular na trabaho, upang ma- 
ilaan niya ang “mabuting balita nang walang bayad” 
sa mga pinaglilingkuran niya.--Luc 10:7, 1Co 9:3- 
10, 15, 17, 18. 

Tinukoy ni Jesu-Kristo ang gawaing pag-aararo 
upang idiin ang kahalagahan ng buong-pusong pag- 
lilingkod bilang alagad. Nang ipahayag ng isang la- 
laki na nais niyang maging isang alagad ngunit 
nagtakda siya ng kundisyon na pahintulutan muna 
siyang magpaalam sa kaniyang mga kasambahay, 
tumugon si Jesus: “Walang taong naglagay ng kani- 
yang kamay sa araro at tumitingin sa mga bagay 
na nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng 
Diyos.” (Luc 9:61, 62) Kung pahihintulutan ng isang 
mang-aararo na magambala siya sa kaniyang pag- 
tatrabaho, magiging baluktot ang mga tudling na 
ginagawa niya. Sa katulad na paraan, ang taong ina- 
anyayahan na maging Kristiyanong alagad ngunit 
nagpapahintulot na mailihis siya mula sa pagtupad 
niya sa kaakibat nitong mga pananagutan ay ma- 
giging hindi karapat-dapat sa Kaharian ng Diyos. 
Gaya ng ipinakita mismo ng Anak ng Diyos sa ka- 
niyang kalagayan, kahit ang pinakamalalapit na ug- 
nayang pampamilya ay pangalawahin lamang sa 
katapatan sa pagganap ng kalooban ng Diyos.---Mar 
3:31-35, 10:29, 30. 


PAG-AASAWA. Ang pagbubuklod ng isang 
lalaki at ng isang babae bilang mag-asawa ayon sa 
pamantayang itinakda ng Diyos. Ang pag-aasawa 
ay isang institusyong nagmula kay Jehova, na itina- 
tag niya sa Eden. Ang pag-aasawa ang pinagmu- 
mulan ng yunit ng pamilya. Ang pangunahing la- 
yunin nito ay ang pagpaparami ng mga miyembro 
ng pamilya ng tao, upang mas marami pang tao 
ang umiral. Gumawa si Jehova na Maylalang ng la- 
laki at babae at itinakda niya ang pag-aasawa bilang 
ang wastong kaayusan para sa pagpaparami ng lahi 
ng tao. (Gen 1:27, 28) Ang unang kasalan ng tao ay 


PAG-AASAWA 


isinagawa ni Jehova, gaya ng inilarawan sa Genesis 
2:22-24. 

Ang pag-aasawa ay nilayon na maging isang per- 
manenteng ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae, 
upang magtulungan sila sa isa't isa. Habang namu- 
muhay silang magkasama na may pag-ibig at pag- 
titiwala, maaari silang magtamasa ng masidhing 
kaligayahan. Nilalang ni Jehova ang babae bilang 
kapareha ng lalaki sa pamamagitan ng paggamit sa 
tadyang ng lalaki, sa gayon ang babae ang pinaka- 
malapit na kamag-anak sa laman ng lalaki dito sa 
lupa, anupat siya ay sarili niyang laman. (Gen 2:21) 
Gaya ng itinawag-pansin ni Jesus, hindi si Adan 
kundi ang Diyos ang nagsabi, “Iyan ang dahilan 
kung bakit iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang 
kaniyang ina at pipisan siya sa kaniyang asawa at 
sila ay magiging isang laman.” Maliwanag mula sa 
pananalita ng tekstong ito na monogamya ang ori- 
hinal na pamantayan ng pag-aasawa sa paningin ng 
Diyos na Jehova.--Mat 19:4-6, Gen 2:24. 

Ang pag-aasawa ang normal na paraan ng pamu- 
muhay ng mga Hebreo. Walang salita para sa ma- 
tandang binata sa Hebreong Kasulatan. Yamang 
ang pangunahing layunin ng pag-aasawa ay ang 
pagkakaroon ng mga anak, angkop lamang ang pag- 
papalang binigkas ng pamilya ni Rebeka para sa ka- 
niya: “Ikaw nawa ay maging libu-libong sampung 
libo” (Gen 24:60), gayundin ang pamamanhik ni Ra- 
quel kay Jacob: “Bigyan mo ako ng mga anak o kung 
hindi ay magiging patay na babae ako.”---Gen 30:1. 

Ang pag-aasawa ng isang indibiduwal ay nakaa- 
apekto sa kaniyang pamilya, at gayundin sa buong 
tribo o sa buong komunidad ng patriyarka, sapagkat 
maaari itong makaapekto sa lakas ng tribo at pati sa 
ekonomiya nito. Kaya naman likas lamang at wa- 
ring mahalaga na ang pagpili sa isang asawang ba- 
bae at ang pagsasaayos ng lahat ng bagay may ki- 
nalaman sa kasunduan at pananalapi ay dapat na 
pagpasiyahan ng mga magulang o ng mga tagapag- 
alaga, bagaman kung minsan ay isinasaalang-alang 
din ang pagsang-ayon ng lalaki at babae (Gen 24:8) 
at kadalasan ay may nasasangkot na romantikong 
pag-ibig sa mga kaayusang ito. (Gen 29:20, 1Sa 18: 
20, 27, 28) Karaniwan na, ang unang mga hakbang 
o alok ng kasal ay ginagawa ng mga magulang ng 
binata, ngunit kung minsan ay ginagawa ito ng ama 
ng dalaga, lalo na kung hindi magkaranggo ang 
mga nasasangkot.---Jos 15:16, 17: 1Sa 18:20-27. 

Waring naging karaniwang kaugalian na ang 
isang lalaki ay humanap ng mapapangasawa sa sa- 
rili niyang mga kamag-anak o tribo. Ang simulaing 
ito ay ipinahihiwatig ng pananalita ni Laban kay Ja- 
cob: “Mas mabuting ibigay ko [ang aking anak] sa 
iyo kaysa ibigay ko siya sa ibang lalaki.” (Gen 29:19) 
Partikular na itong sinunod ng mga mananamba ni 


PAG-AASAWA 


Jehova, gaya ng ginawa ni Abraham nang magsu- 
go siya sa kaniyang mga kamag-anak sa sarili ni- 
yang bayan upang ikuha ng mapapangasawa ang 
kaniyang anak na si Isaac sa halip na kumuha mula 
sa mga anak na babae ng mga Canaanita na sa git- 
na nila ay nananahanan siya. (Gen 24:3, 4) Ang pa- 
kikipag-asawa sa mga di-sumasamba kay Jehova ay 
hindi sinasang-ayunan at mahigpit na tinututulan. 
Isa itong uri ng kawalang-katapatan. (Gen 26:34, 
35) Sa ilalim ng Kautusan, ipinagbawal ang pakiki- 
pag-alyansa ukol sa pag-aasawa sa mga taong nag- 
mula sa pitong bansang Canaanita. (Deu 7:1-4) Ga- 
yunman, maaaring mapangasawa ng isang kawal 
ang isang dalagang bihag mula sa ibang banya- 
gang bansa matapos itong dumaan sa isang yugto 
ng pagpapadalisay, anupat sa panahong iyon ay 
ipagdadalamhati ng dalaga ang namatay niyang 
mga magulang at aalisin niya ang anumang bagay 
na may kaugnayan sa dati niyang relihiyon.---Deu 
21:10-14. 

Dote. Bago mapagtibay ang kasunduan sa pag- 
aasawa, kailangang magbayad ang binata o ang 
ama ng binata sa ama ng babae ng dote, o bayad sa 
pag-aasawa. (Gen 34:11, 12: Exo 22:16, 1Sa 18:23, 
25) Walang alinlangan na itinuturing itong kabaya- 
ran sa nawalang paglilingkod ng anak na babae at 
sa pagsisikap at gastos ng mga magulang sa pag- 
aalaga at pagpapaaral dito. Kung minsan ay pagli- 
lingkod ang ibinabayad sa ama bilang dote. (Gen 29: 
18, 20, 27: 31:15) Sa Kautusan, may takdang hala- 
gang pambili para sa isang hindi pa naipakikipagti- 
pang dalaga na dinaya ng isang lalaki upang masi- 
pingan.---Exo 22:16. 

Seremonya. Kung tungkol sa mismong kasa- 
lan, ang pangunahin at pagkakakilanlang bahagi 
nito ay ang pormal na pagdadala sa kasintahang 
babae mula sa tahanan ng kaniyang ama tungo sa 
tahanan ng kaniyang asawang lalaki sa pinagkasun- 
duang petsa. Inilalarawan nito ang pag-aasawa bi- 
lang pagtanggap sa kasintahang babae sa pamilya 
ng kaniyang asawang lalaki. (Mat 1:24) Ganito ang 
kasalan noong mga araw ng mga patriyarka bago 
ibigay ang Kautusan. Isa lamang itong sibil na oka- 
syon. Walang relihiyosong seremonya o pormali- 
dad, at walang saserdote o klerigo na nangangasiwa 
o nagbibigay-bisa sa pag-aasawa. Dinadala ng ka- 
sintahang lalaki ang kasintahang babae sa kaniyang 
bahay o sa tolda o bahay ng kaniyang mga magu- 
lang. Ang bagay na ito ay hayagang ipinaaalam, ki- 
nikilala, at inirerekord, at ang pag-aasawa ay nag- 
kakabisa.---Gen 24:67. 

Gayunman, bago pa nito, sa sandaling magawa na 
ang mga kaayusan sa pag-aasawa at ang lalaki at 
babae ay maging magkatipan na, sila ay itinutu- 
ring nang pinagbuklod bilang mag-asawa. Ang mga 
anak na babae ni Lot ay nasa kaniyang bahay pa 


526 


noon at nasa ilalim ng kaniyang poder, ngunit ang 
mga lalaking katipan ng mga ito ay tinawag nang 
‘mga manugang ni Lot na kukuha sa kaniyang mga 
anak.” (Gen 19:14) Bagaman hindi napangasawa ni 
Samson ang isang babaing Filisteo kundi naging ka- 
tipan lamang niya, ito ay tinukoy bilang kaniyang 
asawa. (Huk 14:10, 17, 20) Sinabi ng Kautusan na 
kung makiapid ang isang babaing ipinakipagtipan, 
siya at ang lalaking nagkasala ay papatayin. Kung 
hinalay siya nang labag sa kaniyang kalooban, ang 
lalaki ay papatayin. Sa kabilang dako, anumang kaso 
na nagsasangkot ng isang babaing hindi pa naipa- 
kikipagtipan ay inaasikaso sa ibang paraan.---Deu 
22:22-27. 

Ang mga pag-aasawa ay inirerehistro. Sa ilalim 
ng Kautusan, ang mga pag-aasawa, gayundin ang 
mga kapanganakang ibinubunga ng mga ito, ay iti- 
natala sa opisyal na mga rekord ng komunidad. Da- 
hil dito, mayroon tayong isang tumpak na tala- 
angkanan ni Jesu-Kristo.--Mat 1:1-16, Luc 3:23-38, 
ihambing ang Luc 2:1-5. 

Pagdiriwang. Bagaman walang pormal na se- 
remonya ang mismong kasalan, napakasaya na- 
man ng pagdiriwang ng mga kasalan sa Israel. Sa 
araw ng kasal, kadalasang gumagawa ng magar- 
bong mga paghahanda ang kasintahang babae sa 
kaniyang sariling tahanan. Una ay naliligo siya at 
nagpapahid ng mabangong langis. (Ihambing ang 
Ru 3:3, Eze 23:40.) Kung minsan, sa tulong ng kani- 
yang mga tagapaglingkod na babae, nagsusuot siya 
ng mga pamigkis sa dibdib at ng isang mahabang 
damit na puti, kadalasan ay may magarbong burda, 
depende sa kaniyang pinansiyal na katayuan. (Jer 
2:32, Apo 19:7, 8: Aw 45:13, 14) Ginagayakan niya 
ang kaniyang sarili ng mga palamuti at mga hiyas, 
kung mayroon siya nito (Isa 49:18: 61:10, Apo 21:2), 
at pagkatapos ay nagtatakip siya sa kaniyang sarili 
ng isang manipis na kasuutan na nagsisilbing taluk- 
bong, na mula sa ulo hanggang sa paa. (Isa 3:19, 23) 
Ito ang dahilan kung bakit madaling nalinlang ni 
Laban si Jacob anupat hindi nalaman ni Jacob na 
ang ibinigay sa kaniya ni Laban ay si Lea sa halip na 
si Raquel. (Gen 29:23, 25) Naglagay si Rebeka ng ta- 
lukbong sa ulo nang lumapit siya upang salubungin 
si Isaac. (Gen 24:65) Sumagisag ito sa pagpapasakop 
ng kasintahang babae sa kasintahang lalaki---sa aw- 
toridad nito.--1Co 11:5, 10. 

Ang kasintahang lalaki ay nagagayakan din ng 
kaniyang pinakamainam na kasuutan at kadalasan 
ay mayroon siyang magandang putong sa kaniyang 
ulo. (Sol 3:11, Isa 61:10) Kasama ang kaniyang mga 
kaibigan, aalis siya sa kaniyang bahay sa gabi patu- 
ngo sa tahanan ng mga magulang ng kasintahang 
babae. (Mat 9:15) Mula roon, ang prusisyon, na sina- 
sabayan ng mga manunugtog at mga mang-aawit 
at kadalasan ay pati ng mga taong may dalang mga 


527 


lampara, ay humahayo patungo sa tahanan ng ka- 
sintahang lalaki o sa bahay ng kaniyang ama. 

Lubha namang pinananabikan ng mga tao sa ka- 
habaan ng ruta ang prusisyon. Maririnig ang mga 
tinig ng kasintahang babae at ng kasintahang lalaki 
na nagbubunyi. Ang ilan, partikular na ang mga da- 
lagang may dalang mga lampara, ay sumasama sa 
prusisyon. (Jer 7:34: 16:9, Isa 62:5, Mat 25:1) Maaa- 
ring magtagal ang kasintahang lalaki sa kaniyang 
tahanan at posible ring maantala ang prusisyon 
bago ito umalis sa tahanan ng kasintahang babae, 
anupat maaaring gabing-gabi na, at ang ilan na 
naghihintay sa daan ay baka antukin na at makatu- 
log, gaya sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa sam- 
pung dalaga. Malayo pa lamang ay maaaring nari- 
rinig na ang awitan at pagbubunyi, anupat ang mga 
nakaririnig niyaon ay sumisigaw: “Narito na ang ka- 
sintahang lalaki!" Ang mga tagapaglingkod ay han- 
da nang bumati sa kasintahang lalaki pagdating 
niya, at yaong mga inanyayahan sa hapunan ng ka- 
salan ay pumapasok na sa bahay. Kapag nakapasok 
na sa bahay ang kasintahang lalaki at ang kaniyang 
mga kasama at naisara na ang pinto, hindi na ma- 
kapapasok ang mga panauhing nahuli. (Mat 25:1-12, 
22:1-3, Gen 29:22) Itinuturing na isang malaking 
insulto ang pagtanggi sa paanyaya sa piging ng ka- 
salan. (Mat 22:8) Ang mga panauhin ay maaaring 
paglaanan ng mahahabang damit (Mat 22:11), at 
ang kani-kanilang dako sa piging ay kadalasang iti- 
natakda ng nag-anyaya.--Luc 14:8-10. 

Kaibigan ng Kasintahang Lalaki. Malaking 
bahagi ang ginagampanan ng “kaibigan ng kasinta- 
hang lalaki” sa mga kaayusan at itinuturing na siya 
ang namamagitan sa kasintahang lalaki at sa kasin- 
tahang babae. Ang kaibigan ng kasintahang lalaki 
ay nagagalak na marinig ang tinig ng kasintahang 
lalaki habang nakikipag-usap ito sa kasintahang ba- 
bae, at maligaya rin siya sapagkat ang kaniyang 
mga tungkulin ay pinagpala at matagumpay na na- 
tapos.--Ju 3:29. 

Katibayan ng Pagkabirhen. Pagkatapos ng 
hapunan, dadalhin ng asawang lalaki ang kaniyang 
asawang babae sa silid-pangkasalan. (Aw 19:5: Joe 
2:16) Sa gabi ng kasal, isang tela o kasuutan ang gi- 
nagamit at pagkatapos ay itinatago o ibinibigay sa 
mga magulang ng asawang babae upang ang mga 
marka ng dugo ng pagkabirhen ng babae ay magsil- 
bing legal na proteksiyon para sa kaniya sakaling sa 
kalaunan ay paratangan siya na hindi na siya birhen 
o na naging patutot siya bago siya ikinasal. Kung 
wala ang gayong katibayan, maaari siyang batuhin 
hanggang sa mamatay dahil nagkunwari siyang 
isang walang-dungis na birhen noong ikasal siya at 
dahil nagdala siya ng malaking kadustaan sa sam- 
bahayan ng kaniyang ama. (Deu 22:13-21) Ang ka- 


PAG-AASAWA 


ugaliang ito ng pagtatago ng gayong tela ay ginaga- 
wa pa rin ng ilang grupo ng mga tao sa Gitnang 
Silangan hanggang nitong nagdaang panahon. 

Mga Pribilehiyo at mga Tungkulin. Ang 
asawang lalaki ang ulo ng sambahayan, at siya ang 
gumagawa ng huling pagpapasiya hinggil sa mga 
bagay na nakaaapekto sa kapakanan at pananalapi 
ng pamilya. Maaari pa nga niyang pawalang-saysay 
ang panata ng kaniyang asawa o anak na babae 
kung inaakala niyang makasasama ito sa pamilya. 
Maliwanag na may ganito ring awtoridad ang lalaki 
kapag naging katipan niya ang isang babae. (Bil 
30:3-8, 10-15) Ang asawang lalaki ang panginoon, 
amo ng sambahayan, at itinuturing na may-ari (sa 
Heb., baal) ng babae.---Deu 22:22. 

Inilalarawan ng Kawikaan 31 ang ilan sa mga 
tungkulin ng asawang babae sa kaniyang asawang 
lalaki, o may-ari, anupat kabilang dito ang gawaing- 
bahay, ang paggawa at pangangalaga ng mga da- 
mit, maging ang ilang pagbili at pagbebenta, at ang 
pangkalahatang pangangasiwa sa sambahayan. Ba- 
gaman ang babae ay nagpapasakop at maituturing 
na pag-aari ng asawang lalaki, nagtatamasa siya ng 
mainam na katayuan at maraming pribilehiyo. Da- 
pat siyang ibigin ng kaniyang asawang lalaki, kahit 
pa nga siya ay isang pangalawahing asawa lamang 
o isa na kinuha bilang bihag. Hindi siya dapat pag- 
malupitan at dapat siyang paglaanan ng pagkain, 
pananamit, tirahan, at ng kaniyang kaukulan bi- 
lang asawa nang walang bawas. Gayundin, hin- 
di maaaring gawing panganay ng asawang lalaki 
ang anak ng paboritong asawang babae sa ikalulu- 
gi ng anak ng asawang babae na “kinapopootan” 
(o hindi gaanong gusto). (Exo 21:7-11, Deu 21:11, 
14-17) Iniibig ng tapat na mga lalaking Hebreo ang 
kani-kanilang asawang babae, at kung ang asawang 
babae ay marunong at kumikilos kaayon ng kautu- 
san ng Diyos, kadalasan ay pakikinggan siya ng asa- 
wang lalaki o sasang-ayunan nito ang kaniyang 
mga ginagawa.--Gen 21:8-14, 27:41-46: 28:1-4. 

Maging ang dalagang hindi pa naipakikipagtipan 
na dinaya ng isang lalaking walang asawa upang 
masipingan ay pinangalagaan din, sapagkat kung 
papayag ang ama, kailangan siyang pakasalan niya- 
ong nandaya at hindi siya maaaring diborsiyuhin 
ng lalaking iyon sa buong buhay nito. (Deu 22:28, 
29) Kung ang asawang babae ay pormal na akusa- 
han ng kaniyang asawang lalaki na diumano'y hin- 
di na siya birhen noong ikasal sila at ang paratang 
ay mapatunayang bulaan, ang kaniyang asawang 
lalaki ay pagmumultahin at hindi na siya maaa- 
ring diborsiyuhin nito kailanman. (Deu 22:17-19) 
Ang isang babae na inakusahan ng lihim na panga- 
ngalunya, kung walang sala, ay pangyayarihin ng 
kaniyang asawang lalaki na magdalang-tao upang 


PAG-AASAWA 


magkaanak siya at sa gayon ay maipagbigay-alam 
sa madla ang kaniyang kawalang-sala. Iginagalang 
ang dangal ng asawang babae. Ipinagbawal ang pa- 
kikipagtalik sa kaniya sa panahon ng kaniyang pag- 
reregla.--Lev 18:19; Bil 5:12-28. 

Ipinagbabawal na mga Pag-aasawa. Bukod 
sa pagbabawal sa pakikipag-alyansa ukol sa pag- 
aasawa sa mga di-sumasamba kay Jehova, lalo na 
sa pitong bansa sa lupain ng Canaan (Exo 34:14-16, 
Deu 7:1-4), ipinagbawal din ang pakikipag-asawa sa 
ilang kadugo o kamag-anakan.--Lev 18:6-17. 

Ang mataas na saserdote ay pinagbawalang mag- 
asawa ng isang babaing balo, isang babaing dinibor- 
siyo o nilapastangan, o isang patutot, mag-aasawa 
lamang siya ng isang dalaga mula sa kaniyang ba- 
yan. (Lev 21:10, 13, 14) Ang iba pang mga saserdo- 
te ay hindi maaaring mag-asawa ng isang patutot 
o babaing nilapastangan, ni ng isang babaing dini- 
borsiyo ng asawa nito. (Lev 21:1, 7) Ayon sa Ezekiel 
44:22, maaari silang mag-asawa ng isang dalaga 
mula sa sambahayan ng Israel o ng isang babaing 
balo na balo ng isang saserdote. 

Kung ang isang anak na babae ay nagmana ng 
ari-arian, hindi siya dapat mag-asawa ng hindi niya 
katribo. Sa gayon ay hindi magpapalipat-lipat sa tri- 
bo at tribo ang minanang pag-aari.---Bil 36:8, 9. 

Diborsiyo. Nang itatag ng Maylalang ang pag- 
aasawa, wala siyang ibinigay na probisyon para sa 
diborsiyo. Ang isang lalaki ay dapat pumisan sa ka- 
niyang asawa, at “sila ay magiging isang laman.” 
(Gen 2:24) Sa gayon, ang isang lalaki ay magkaka- 
roon lamang ng isang asawa na itinuturing na kai- 
sang-laman niya. Pagkatapos na magkasala ang tao, 
na nagdulot ng kaniyang di-kasakdalan at pagsama, 
ay saka lamang nagkaroon ng diborsiyo. 

Nang ibigay ng Diyos sa Israel ang Kautusan, hin- 
di niya ipinasiyang ipatupad noong panahong iyon 
ang orihinal na pamantayan, ngunit nagbigay siya 
ng mga tagubilin hinggil sa pagdidiborsiyo upang 
hindi ito makasira sa kaayusan ng pamilya sa Isra- 
el o magdulot ng labis na kahirapan. Gayunman, 
pagsapit ng takdang panahon ng Diyos, isinauli niya 
ang kaniyang orihinal na pamantayan. Sinabi ni Je- 
sus kung ano ang simulaing susundin sa kongrega- 
syong Kristiyano---na “pakikiapid” (sa Gr., por-nei'a) 
ang tanging makatuwirang saligan para sa diborsi- 
yo. Ipinaliwanag niya na hindi ipinatupad ng Diyos 
ang pamantayang ito sa pamamagitan ni Moises da- 
hil sa katigasan ng puso ng mga Israelita.---Mat 
19:3-9: Mar 10:1-11. 

Kaya naman sa kongregasyong Kristiyano, mali- 
ban sa kamatayan na awtomatikong pumuputol sa 
buklod ng pag-aasawa, ang tanging iba pang sali- 
gan na maaaring pumutol dito ay ang “pakikiapid,” 
na kung saan ang nagkasala ay nagiging kaisang- 


528 


laman ng kaniyang katalik. Sa gayon ay maaari 
itong gamitin ng pinagkasalahang asawa bilang sa- 
ligan upang pawalang-bisa ang pag-aasawa kung 
ito ang ipinasiya niyang gawin, at pagkatapos ang 
pinagkasalahan ay maaaring mag-asawang muli. 
(Mat 5:32, Ro 7:2, 3) Maliban sa pagpapahintulot 
sa bagay na ito sa kaso ng “pakikiapid” (sa Gr., 
por-nei'a), pinapayuhan ng Griegong Kasulatan ang 
mga Kristiyano na huwag man lamang nilang hiwa- 
layan ang kanilang mga kabiyak, mananampalata- 
ya man o di-mananampalataya, at inutusan sila nito 
na kung hihiwalay sila ay huwag silang sisiping sa 
iba.--1Co 7:10, 11; Mat 19:9. 

Sa ilalim ng Kautusan, maaaring diborsiyuhin ng 
asawang lalaki ang kaniyang asawa kung maka- 
sumpong siya rito ng isang bagay na ‘marumi.’ Sa- 
bihin pa, hindi kabilang dito ang pangangalunya, 
sapagkat hinahatulan ito ng parusang kamatayan. 
Maaaring ito ay mga paglabag gaya ng matinding 
kawalang-galang sa asawang lalaki o sa sambaha- 
yan ng ama nito, o isang bagay na nagdudulot ng 
kadustaan sa sambahayan nito. Kailangang bigyan 
siya ng asawang lalaki ng isang nasusulat na kasu- 
latan ng diborsiyo, na nagpapahiwatig na sa pani- 
ngin ng komunidad ay dapat na may sapat na sali- 
gan ang lalaki upang diborsiyuhin siya. Yamang ang 
kasulatan ay isang legal na dokumento, ipinahihi- 
watig nito na sinangguni ng lalaki ang matatandang 
lalaki o yaong mga may awtoridad sa kaniyang lun- 
sod. Pagkatapos nito, ang babae ay maaaring mag- 
asawang muli, anupat ipagsasanggalang siya ng 
kasulatan mula sa anumang paratang ng panganga- 
lunya sa hinaharap. Hindi pahihintulutang maki- 
pagdiborsiyo ang isang lalaki kung dinaya niya ang 
babae upang masipingan niya ito bago sila ikasal 
o kung pagkatapos ng kasal ay may-kabulaanan ni- 
yang pinaratangan ang babae na nilinlang siya nito 
sa pag-aangking ito'y birhen noong panahong ikasal 
sila.---Deu 22:13-19, 28, 29. 

Pagkatapos ng isang diborsiyo, kung ang babae ay 
mag-asawa sa ibang lalaki at sa kalaunan ay dibor- 
siyuhin siya ng lalaking ito o kaya ay mamatay ito, 
hindi na siya maaaring pakasalang muli ng kani- 
yang orihinal na asawa. Sa gayon ay naiwasan ang 
anumang pagpapakana upang magtamo ng diborsi- 
yo mula sa ikalawang asawang lalaki o marahil 
upang mamatay pa nga ito para muling makasal 
ang orihinal na mag-asawa.---Deu 24:1-4. 

Kinapopootan ni Jehova ang di-makatarungang 
diborsiyo, lalo na kung ang kaniyang tapat na 
mananamba ay may-kataksilang pinakitunguhan 
upang ang isa ay makapag-asawa ng isang babaing 
pagano na hindi kabilang sa kaniyang piling kati- 
pang bayan.---Mal 2:14-16, tingnan ang DIBORSIYO. 

[Ipinagpatuloy sa pahina 545] 


Ang mga Diyos 


ng mga Bansa 


529 


IPINAGBAWAL ng kautusang 
ibinigay ni Jehova sa Israel 
ang paggawa ng mga imahen 
para sa pagsamba. Ang tunay 
na Diyos ay Espiritu, at maling- 
mali na igawa siya ng anumang 
imahen na kakatawan sa kani- 
ya. Sa kabaligtaran, maraming 
nahukay na imahen ng mga 
diyos ng sinaunang mga bansa. 
Ang mga ito ay “gawa [lamang] 
ng mga kamay ng tao, kahoy at 
bato.” (Deu 4:28) Gaya ng sina- 


sabi ng Bibliya, ang mga ito 
ay “walang-silbing mga diyos,” 
anupat walang mga mata upang 
makita yaong mga sumasamba 
sa kanila ni may mga tainga 
man upang marinig sila. (1Cr 
16:26, Aw 115:4-8) Sa ngayon 
ang mga ito ay mga relikya 
na lamang sa museo. Gayunpa- 
man, maraming isinisiwalat ang 
mga ito tungkol sa pinagmulan 
ng mga relihiyosong paniniwa- 
lang laganap sa ngayon. 


Sa sinaunang pantatak na ito, si Asur, 
ang pangunahing diyos ng mga Asiryano, 
ay ipinakikitang may tatlong ulo (sa itaas 
ng mga pakpak) 


Sinamba ng mga Ehipsiyo 
ang tatluhang mga diyos 
na gaya ng mga ito. 

Sa itaas: Horus, Osiris, 

at Isis. Sa kanan: Isis, 
Horus, Nephthys 


Katulad ng “Madonna 
and child” ng 
Sangkakristiyanuhan, 
sinamba rin noon ang 
imahen ng Ehipsiyong 
mag-ina (si Isis at ang 
sanggol na si Horus) 


Ang tatluhang mga diyos ay 
nagsimula sa Babilonya. Makikita 

sa tapyas na batong ito ang isang 
dambana ng diyos-araw ng Babilonya 
na si Shamash, at ang mga sagisag 
ng isa sa tatluhang mga diyos: ang 
buwan (para sa diyos na si Sin), ang 
araw (para kay Shamash), at isang 
bituin (para kay Ishtar) 


Bago pa man ang Kristiyanismo, itinuring nang 
sagrado ang crux ansata, na krus ng mga Ehipsiyo 


Inilantad ng sampung salot sa Ehipto na 
inutil ang mga idolong diyos nito. Ang 
unang salot--nang gawing dugo ang 
Nilo--ay naging kadustaan kay Hapi 
(kaliwa, ang diyos ng Nilo). Sagrado 
ang palaka para sa diyosang si Heqt 
(itaas), ngunit wala siyang naitulong 

sa mga Ehipsiyo nang mapuno ng mga 
palaka ang lupain dahil sa ikalawang 
salot. Pinakamatinding dagok ang 
pagkamatay ng mga panganay noong 
ikasampung salot, yamang ang anak 
ni Paraon ay itinuturing na anak ni 
Amon-Ra, na kinakatawanan ng 


isang barakong tupa (kanan) Ang mga serpiyente ay 


sinasamba noon. Makikita 
sa isang Ehipsiyong 
gawang-sining (sa dulong 
kaliwa) ang dalawang 
ahas na magkaekis at 
hawak ng diyos na nasa 
kaliwa, ang isang 
malaking ahas sa gitna 
ng larawan, at sa gawing 
kanan, ang isang 
diyosang may ulo ng 
ahas. May serpiyente rin 
ang estatuwa ng Griegong 
si Asclepius (sa kaliwa). 
Kapansin-pansin na sa 
Bibliya, isang serpiyente 
ang ginamit ni Satanas 
bilang tagapagsalita niya 
(Gen 3:1-15: Apo 12:9) 


Ang Tiro 


531 


ANG kasaysayan ng Tiro ay nag- 
sisilbing isang mahusay na ha- 
limbawa ng katuparan ng mga 
hula sa Bibliya. Una, ang lunsod 
na nasa mismong kontinente ay 
bumagsak, pagkatapos, ang pu- 
long lunsod ay winasak. Kapuwa 
inihula ang mga pangyayaring 
ito. 

Noong mga araw ni David at 
ni Solomon, may mapayapang 
ugnayan sa pagitan ng Israel 
at Tiro. (1Cr 14:1: 1Ha 9:10, 
11) Ngunit ang mga taga-Tiro 
ay mga mananamba nina Mel- 
kart at Astarte. Abalang-abala 
ang Tiro sa komersiyo. Habang 
umuunlad ito, lalo naman itong 
nagiging palalo. Naging mana- 
nalansang ito ni Jehova, at hu- 


mula ang mga propeta ni Jehova 
ng kapahamakan para sa Tiro. 


Kinubkob ni Nabucodono- 
sor II ang lunsod. Pagkaraan 
ng maraming taon, parang wala 
nang kabuluhan ang magpatuloy 
pa siya. Ngunit nagtiyaga siya 
hanggang sa bumagsak ang Tiro 
pagkatapos ng 13 taon, sa gayon 
ay natupad ang hula sa Bibliya 
na nagsabing siya ang lulupig 
dito.--Eze 26:7-12. 


Nang maglaon, si Zacarias ay 
muling humula ng pagkawasak 
ng Tiro, ngunit para naman ito 
sa pulong lunsod. Upang mara- 
ting ito, hinakot ni Alejan- 
drong Dakila ang mga guho ng 


lunsod na nasa mismong konti- 


nente upang makagawa ng isang 
daanan, nagtayo siya ng pagka- 
laki-laking mga toreng pangub- 
kob. Bagaman ang mga pader ng 
Tiro ay may taas na 46 na m 
(150 piye), ang hula ay natupad. 
Zo M EZ 26:4, 10! 


Hitsura ng Tiro mula sa himpapawid, kasama ang lugar sa palibot 
ng daanan, na ang malaking bahagi ay natabunan na 


Mga sedro ng Lebanon. Si Hiram na hari ng Tiro ang naglaan 
ng tablang sedro para sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem 


E 


Modelo ng isang uri ng barkong 
pangkalakal na maliwanag na 
ginamit ng sinaunang Tiro 


Mga kalakal ng sinaunang Tiro: 
garing, langis, mahahalagang 

metal, kahoy, at kayo na tinina 
sa mamula-mulang purpura 


Si Melkart, isa sa mga diyos ng sinaunang 
Tiro, gaya ng nakalarawan sa isang baryang 
pilak na tetradrakma (siklo) ng Tiro 


Ang Imperyo ng Roma 


533 


INILALARAWAN ang Roma sa 
mga hula sa Bibliya bilang isang 
hayop na “nakatatakot at kahi- 
la-hilakbot at may di-pangka- 
raniwang lakas,” na may mga 
ngiping bakal. (Dan 7:7) Ito 
ang imperyo na pinahintulutan 
ni Jehova na magwasak sa Jeru- 
salem noong 70 C.E. 


Pinahintulutan ng Roma ang 
halos lahat ng uri ng relihiyo- 
song gawain, hangga't yaong 
mga nanghahawakan doon ay 
makikibahagi rin sa pagsamba 
sa emperador. Itinuring ang 
gayong pagsamba sa empe- 
rador bilang isang mahalagang 
salik sa ikapagkakaisa ng im- 
peryo. Kaya ang sinumang tu- 
mangging makibahagi roon ay 


ibinilang na mga kaaway ng 
estado. Ang mga Kristiyano 

ay hindi nakisali sa gayong 
pagsamba. Kaya bagaman sila 
ay mga tapat na mamamayan, 
ang mga Kristiyano ay mada- 
las na naging mga tudlaan ng 
malupit na pag-uusig. Kabilang 
sa mga nagsulsol ng gayong 
pag-uusig ay ang mga empe- 
rador na sina Nero, Domitian, 
Marcus Aurelius, at Diocle- 
tian. Nang gipitin ng mga li- 
der ng relihiyon ng mga Judio, 
ipinag-utos pa nga ni Poncio 
Pilato, isang Romanong gober- 
nador ng Judea, ang pagpatay 
kay Jesu-Kristo, anupat ginawa 
iyon para sa kaniyang pulitikal 
na kapakanan. 


MGA PANGUNAHING 
LUNSOD 


Roma: Ang kanluraning kabisera ng 
imperyo: pagkaraan ng 395 C.E., 
nahati ang imperyo, anupat may 
mga emperador kapuwa sa Roma 
at sa Constantinople, tumagal ang 
Silanganing Imperyo nang halos 
isang libong taon pagkaraang 
bumagsak ang Kanluraning 
Imperyo 

Constantinople: Inilipat ni Constantino 
ang kabisera ng imperyo mula 
sa Roma tungo sa Byzantium, na 
binago niya ang pangalan upang 
parangalan ang kaniyang sarili 


APRIKA 


Eag b 3 
oL] g & 
DX 
OVL a 
Q 
z 
Z 
Z 
êo fl 
N | GAUL > 
y 
N, 
y 
K 
Q 


Constantinople 


t 5 
Daga na TE 


Si Vespasian. Winasak ang 
Jerusalem at ang templo 
nito noong panahon ng 
kaniyang pamamahala 


Si Tito, anak ni Vespasian, 
gaya ng ipinakikita sa isang 
baryang Romano. Siyam na 
taon pagkaraang wasakin 
ang Jerusalem, siya ay 
naging emperador 


Si Augusto Cesar. 
Ipinanganak si 
Jesus noong 
panahon ng 
kaniyang 
pamamahala 


Si Tiberio Cesar, gaya ng nakalarawan 
sa isang barya. Pinatay si Jesus noong 
panahon ng paghahari ni Tiberio 


Si Claudio Cesar, ang 
nagpalayas sa mga 
Judio mula sa Roma 


Si Cesar Nero, 
sa harapan 
niya nilitis 
ang apostol 
na si Pablo 


Si Domitian. Noong pamamahala 
niya, sukdulang pinag-usig ang mga 
Kristiyano at ipinatapon ang apostol 
na si Juan 


Mga guho ng 
Romanong 
paagusan sa 
Cesarea. Ang 
daungang lunsod 
na ito, na itinayo 
ni Herodes na 
Dakila, ay isang 
opisyal na tirahan 
ng mga Romanong 
prokurador na 
namahala sa Judea 


Ang mga haliging 
ito sa lugar ng 
sinaunang Samaria 
ay nagpapatotoo sa 
impluwensiya noon 
ng mga Romano 


Isang larawan ng Tore (Tanggulan) ng Antonia. 
Ang toreng ito ay nasa hilagang-kanlurang sulok 
ng looban ng templo sa Jerusalem at ginamit 

ng mga Romano upang manmanan ang 

mga gawain sa lugar ng templo 


Isang modelo ng karerahan ng kabayo na 
itinayo sa Jerusalem, maliwanag na sa utos ni 
Herodes na Dakila. Nagkaroon dito ng mga 
karera ng mga karo, ayon sa istilong Romano, 
at ang mga nahatulang tao ay pinalalaban sa 
mababangis na hayop 


sifali la 


Niii 


pi 


kroanen A 
ram Phn 
LILA KALA KA 


1 


VZAS 


Isang altar na itinalaga sa pagsamba kay 
Cesar. Dahil ayaw ng mga Kristiyano na 

magsunog ng insenso para sa emperador, 
naging mga tudlaan sila ng malupit na 


pag-uusig 


Ipinagugunita ng Arko 


ni Tito sa Roma ang 
tagumpay ng Roma 

laban sa Jerusalem noong 
70 C.E.: makikita sa isang 
relyebe sa loob na bahagi 
(baba) ang mga kawal na 
Romanong may dalang 
mga sagradong sisidlan 
mula sa templo 


Mga guho ng Colosseum sa 
Roma. Ipinaaalaala nito ang 
malupit na libangang popular 
sa sinaunang Roma 


Ang Maagang Bahagi ng Buhay ni Jesus Bilang Tao 537 


ANG ulat ng Bibliya hinggil sa 
maagang bahagi ng buhay ni 
Jesus ay maikli ngunit espesipi- 
ko. Ito ay hindi kathang-isip la- 
mang kundi tunay na pangya- 
yari sa kasaysayan. Bumabanggit 
ito ng mga lugar na mapupun- 
tahan maging sa ngayon-- Betle- 
hem, Ehipto, Nazaret, at Jerusa- 
lem. Ang mga petsa at paliwanag 
ng Bibliya hinggil sa mga pang- 
yayari ay nagsasangkot ng pro- 
minenteng mga tao gaya nina 
Cesar Augusto, Gobernador Qui- 
rinio, Haring Herodes na Daki- 
la, at Arquelao--na pawang kila- 
la sa sekular na kasaysayan. 


Sa ibaba: Isang iginuhit na larawang nagpapakita ng mga kalagayan 
noong ipanganak siya 


Baryang bronse na 
ipinagawa ni Herodes 
na Dakila at may 
pangalan niya 


Baryang bronse na ipinagawa 

ni Arquelao. Nang mabalitaan 

ni Jose na si Arquelao ang 
namamahala sa Judea, 
pinamayan niya ang kaniyang 
pamilya sa labas ng nasasakupan 
ni Arquelao, sa Nazaret 


SA gu aae 


Isang modelo ng palasyo ni Herodes na Dakila, 
na nakadispley ngayon sa Jerusalem. Sinikap 
ni Haring Herodes na ipapatay ang batang 

si Jesus 


Isang replika ng lugar ng templo, 
gaya ng maaaring hitsura nito 
noong unang siglo sa Jerusalem 


Sa edad na 
12 taon, si Jesus 
ay nasa templo 
sa Jerusalem, 
nakaupo sa 
gitna ng mga 
guro at 
nakikinig at 
nagtatanong 

sa kanila 


kn ngat? 


En Nasira (Nazerat) sa Galilea, 
ang posibleng lokasyon ng sinaunang 
Nazaret, kung saan lumaki si Jesus 


Bilang isang kabataan 

sa Nazaret, nagtrabaho 

si Jesus bilang karpintero 
sa ilalim ng pangangasiwa 
ng kaniyang ama-amahan 


Ang Ministeryo ni Jesus sa Lupa 


540 


ANG ministeryo ni Jesu-Kristo 
ay nagkaroon ng malaking im- 
pluwensiya sa buhay ng mga tao 
sa lahat ng panig ng daigdig. 
Hindi pinahintulutan ni Jesus na 
mailihis siya mula sa kaniyang 
tunguhin. Gaya nga ng sinabi 
niya: “Dapat kong ipahayag ang 
mabuting balita ng kaharian ng 
Diyos, sapagkat sa dahilang ito 
ako isinugo.”--Luc 4:43. 


Gaya ng ipinakikita ng kala- 
kip na mga mapa, malaking 
teritoryo ang nakubrehan niya 
-- pangunahin na sa pamamagi- 
tan ng paglalakad. May kaug- 
nayan sa mga kapistahang Ju- 
dio, regular siyang naglakbay 
patungong Jerusalem noong pa- 
nahon ng kaniyang ministeryo. 
Ipinakikita ng kalakip na mga 
mapa ang mga paglalakbay na 
espesipikong binanggit sa mga 
Ebanghelyo. Mula sa Jerusalem 
ay humayo siya upang mangaral 
sa teritoryo ng Judea. Ngunit gi- 
nugol niya ang kalakhang ba- 
hagi ng kaniyang panahon sa 
Galilea at puspusang nagpato- 
too sa buong probinsiyang iyon. 
Naabot din niya sa kaniyang 
pagmiministeryo ang mga tao 
sa mga rehiyon ng Tiro at Si- 
don, Decapolis, at Perea. Lu- 
busan siyang nagpatotoo tung- 
kol sa katotohanan, anupat 
nag-iwan ng mainam na halim- 
bawa para sa kaniyang mga ta- 
gasunod.--Ju 18:37, Gaw 1:8, 
Mat 28:19, 20. 


Lansangan 


“ JGaza 


Beer-sheba 
IDUMEA 


“ABILINIA 
3 -” Damasco 
Bdk. Hermon 
4 Maga 
Ca Ang 
ilipos 
l Ng 
(Betsaida 


Filadelfia 


MGA PANGUNAHING LOKASYON 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Ju 11:1, 38-44; 12:1-9; 
Luc 24:50, 51 

Mat 21:1-9 

Luc 9:10-17; 
Mar 8:22-26; 
Ju 1:44 

Ju 2:1-11; 4:46-54 


Betania 


Betfage 
Betsaida 


Cana 


Capernaum Luc 4:31-41; Mar 2:1-12; 
Mat 8:5-13; 17:24-18:35 
Cesarea 
Filipos 
Corazin 
Decapolis 
Efraim 
Emaus 
Gadara 
Ilang 


Mat 16:13-20 

Mat 11:20-22 

Mar 5:18-20; 7:31-8:9 
Ju 11:54 

Luc 24:13-32 

Mat 8:28-34 

Mat 4:1-11 


Ilog Jordan Mat 3:13-17 


Jerico 
Jerusalem 


Nain 
Nazaret 
Sicar 
Sidon 
Tiro 


Luc 18:35-19:27 

Ju 2:13-3:21; 5:1-47; 
7:14-10:39; Mat 21:6- 
26:5; 26:14-28:15 

Luc 7:11-17 

Luc 4:16-30; Mar 6:1-6 

Ju 4:5-42 

Mar 7:24-30 

Mat 15:21-28 


Jerusalem 


@- 3 
wak PPEP EEFT. 


a 


” 
>en” 


Ilog Jordan 


Pr 
Cana yese” y 


~ 
poi 
| III aaa 


Jerusalem 


LING 
ko) vb hprppbpprpt 
e. 1 


a | 


pa 
TAN 
NAIN H 
NGA ain 
x 
AN 
NN 
LAN 
iy 
Para S 
d/r o 
4 /r S 
aD 
SA £ 
SNI 
A )y 
Any 
ify 
Aly 
Aly 
Aly 
Aly 
Aly 
PURI 
Aly 
Al 
Aly 
DL 
Jerusalem Gp 


Sidon 


> 
pia 
TARA a 


r 
Janela baga 
/ jo 


Bdk. Hermon 4 


P 
NA 
4 
La 
@Cesarea 


MGA YUGTO NG PANAHON 
NA SAKLAW NG MGA MAPA 


1: Mula taglagas ng 29 C.E. 
hanggang Paskuwa ng 30 C.E. 


2: Pagkatapos ng Paskuwa ng 
30 C.E. hanggang Paskuwa 
ng 31 C.E. 


3: Pagkatapos ng Paskuwa ng 
31 C.E. hanggang pagkatapos 
ng Paskuwa ng 32 C.E. 


4: Pagkatapos ng Paskuwa ng 
32 C.E. hanggang Kapistahan 
ng Pag-aalay noong 32 C.E. 


5: Pagkatapos ng Kapistahan ng 
Pag-aalay noong 32 C.E. 
hanggang Nisan 14, 33 C.E. 


daa Ic 


SUS 
b 
R 
À 
o 


Jerusalemgp, a> #7 
Betania 


k 


NG NMA AM a 


Ang Unang-Siglong Jerusalem 


542 


MALAKI na ang ipinagbago 
ng Jerusalem sa ngayon kung 
ihahambing sa kalagayan nito 
noong unang siglo. Gayunpa- 
man, salig sa pagsasaliksik ng 
arkeolohiya, posible nang mu- 
ling buuin, bagaman hindi ti- 
yak, ang ilan sa mahahalagang 
bahagi ng lunsod. Makatutu- 
long ito sa mga estudyante na 
gunigunihin ang mga pangya- 
yaring naganap doon may ka- 
ugnayan sa ministeryo nyJesus 
at ng kaniyang mga apostol. 


Kapag si Jesus ay nasa Je- 


buhaying-muli, “pinuno ng ka- 
niyang mga alagad ng ka 
lang turo ang Jerusalem.” (Ga 
5:28) Mula sa Jerusalem ay 
lumaganap ang kanilang pag- 
papatotoo hanggang sa “pina- 
kamalayong bahagi ng lupa.” 
--Gaw 1:8. 

Dahil sa gawain ni Jesus at 
ng kaniyang mga alagad, na- 
paharap ang bansa sa maha- 
lagang isyu: Tatanggapin ba 
nila ang isa na isinugo ni 
Jehova bilang Mesiyas? Kiki- 
lalanin ba nila ang kanilang 
pangangailangan sa Kaharian 
ng Diyos? Bagaman may mga 
nanampalataya kay Jesus, ang 
karamihan ay hindi tumugon. 
Humantong sa kasukdulan 
ang kawalang-pananampalata- 
ya ng bansa nang ipabayubay 
nito si Jesus, na sinuportahan 
ng mga taga-Jerusalem. Bilang 
resulta, ang lunsod ay winasak 
noong 70 C.E., gaya ng inihu- 
la ni Jesus.--Luc 19:41-44. 


MGA PANGUNAHING LOKASYON 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Looban ng mga 
Gentil (?) Ju 2:13-17, 
Mat 21:12, 13 
Kolonada 
ni Solomon Ju 10:22-39: 
Gaw 3:11-4:3: 
5:12 
Soreg € 2:14, tlb sa 


Rbig 
Tore ng 

Antonia Gaw 21:34-22:29; 
23:10, 11, 16-30 


Palasyo ng 
Gobernador Ju 18:28-19:16 
Bulwagan ng 
Sanedrin Luc 22:66-71: 
Gaw 4:5-22: 
5:27-41, 
6:12-7:57: 
:30-23:10 
Tipunang-tubig 
ng Betzata Ju 5:1-9 
Tipunang-tubig 
ng Siloam Ju 9:6411 
Libis ng 
Hinom Mar 9:47, 48 
San 3: 


Ang panlabas na 
pader na ito sa hilaga 
ay sinimulang itayo 
ni Herodes Agripa I, 
na namahala noong 
mga 41-44 C.E. 


/ 


E~ 


Palasyo ng 
Gobernador 


Libis 
K Hinom (Gehenna) 


(Tanggulan) 
ng Antonia 


Bulwagan ng 
Sanedrin (?) 


Tipunang-tubig 
ng Betzata 


Ü 


Templo +4 


E 


Soreg, 


Looban ng 
mga Gentil 


Bukal ng 
== Gihon 


Ñ, 
Tipunang-tubig V 
ng Siloam y 


MGA BAHAGI NG TEMPLO 


@ Kabanal-banalan 

@ Banal 

@ Altar ng Handog na Sinusunog 

@ Malaking Tipunan ng Tubig 
na Yari sa Hinulmang Metal 
(Binubong Dagat) 

@ Looban ng mga Saserdote 

@ Looban ng Israel 

@ Looban ng mga Babae 

@ Looban ng mga Gentil 

@ Harang (Soreg) 

Œ Kolonada ng mga Maharlika 

@ Kolonada ni Solomon 


@ Tore (Tanggulan) ng Antonia 


Ang templo sa 
Jerusalem gaya ng 
maaaring hitsura 
nito noong unang 
siglo 


Umupa ang mga Pariseo ng mga tao 


upang masukol si Jesus sa usapin n ES SA N ; 
7 ZA Isang denario 


pagbabayad ng buwis sa Roma S QO? SG na may larawan 


“Wi ni Tiberio Cesar 


545 


Poligamya. Yamang ang orihinal na pamanta- 
yan ng Diyos para sa sangkatauhan ay na maging 
isang laman ang asawang lalaki at asawang ba- 
bae, hindi niya nilayong magkaroon ng poligamya, 
at ipinagbabawal ito sa kongregasyong Kristiyano. 
Ang mga tagapangasiwa at mga ministeryal na 
lingkod, na dapat magpakita ng halimbawa sa kon- 
gregasyon, ay dapat na mga lalaking may isang bu- 
hay na asawa lamang. (1Ti 3:2, 12; Tit 1:5, 6) Kasu- 
wato ito ng kaugnayang inilalarawan ng tunay na 
pag-aasawa, samakatuwid nga, ang kaugnayan ni 
Jesu-Kristo at ng kaniyang kongregasyon, ang ta- 
nging asawa na pag-aari ni Jesus.---Efe 5:21-33. 

Gaya sa kaso ng diborsiyo, ang poligamya, baga- 
man hindi orihinal na kaayusan ng Diyos, ay pina- 
hintulutan hanggang noong bago umiral ang kon- 
gregasyong Kristiyano. Nagsimula ang poligamya 
di-nagtagal pagkatapos lumihis ng landas si Adan. 
Ang unang binanggit ng Bibliya na gumawa nito ay 
ang inapo ni Cain na si Lamec, na tungkol sa kaniya 
ay sinabi: “[Siya] ay kumuha ng dalawang asawa 
para sa kaniyang sarili.” (Gen 4:19) May kinalaman 
sa ilan sa mga anghel, binabanggit ng Bibliya na 
bago ang Baha, 'ang mga anak ng tunay na Diyos 
ay kumuha ng kani-kanilang mga asawa, samakatu- 
wid ay lahat ng kanilang pinili. —Gen 6:2. 

Ang pagkakaroon ng mga kinakasamang babae 
ay isinagawa sa ilalim ng kautusan ng mga patriyar- 
ka at sa ilalim ng tipang Kautusan. Ang kinakasa- 
mang babae ay may legal na katayuan, ang kani- 
yang posisyon ay hindi itinuturing na pakikiapid 
o pangangalunya. Sa ilalim ng Kautusan, kung ang 
panganay na anak na lalaki ng isang lalaki ay anak 
ng kaniyang babae, ang anak na ito ang tatanggap 
ng mana ng panganay.---Deu 21:15-17. 

Walang alinlangan na lubhang bumilis ang pag- 
dami ng mga Israelita dahil sa pagkakaroon ng mga 
kinakasamang babae at dahil sa poligamya, kaya 
naman, bagaman hindi itinatag ng Diyos ang mga 
kaayusang ito kundi pinahintulutan lamang niya at 
tinakdaan ng mga batas, may ginampanang layu- 
nin ang mga ito noong panahong iyon. (Exo 1:7) 
Maging si Jacob, na nagkaroon ng maraming asawa 
dahil sa panlilinlang ng kaniyang biyenan, ay pinag- 
palang magkaroon ng 12 anak na lalaki at ilang anak 
na babae mula sa kaniyang dalawang asawa at sa 
kanilang mga utusang babae na naging mga kina- 
kasamang babae ni Jacob.---Gen 29:23-29, 46:7-25. 

Kristiyanong Pag-aasawa. [Ipinakita ni Jesu- 
Kristo ang pagsang-ayon niya sa pag-aasawa nang 
dumalo siya sa piging ng kasalan sa Cana ng Gali- 
lea. (Ju 2:1, 2) Gaya ng nabanggit na, monogamya 
ang orihinal na pamantayan ng Diyos, na muling 
itinatag ni Jesu-Kristo sa kongregasyong Kristiyano. 
(Gen 2:24, Mat 19:4-8, Mar 10:2-9) Yamang ang la- 


PAG-AASAWA 


laki at ang babae ay nilalang na may kakayahang 
magpamalas ng pag-ibig at pagmamahal, ang kaa- 
yusang ito ay nilayong maging isang maligaya, 
pinagpala, at mapayapang kaayusan. Ginamit ng 
apostol na si Pablo ang halimbawa ni Kristo bilang 
asawang lalaki at ulo ng kongregasyon, na kasinta- 
hang babae nito. Isa itong pangunahing halimbawa 
ng magiliw na maibiging-kabaitan at pangangalaga 
na dapat ipakita ng asawang lalaki sa kaniyang asa- 
wa, anupat iniibig ito na gaya ng sarili niyang 
katawan. Sa kabilang dako, itinawag-pansin din niya 
na ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng 
matinding paggalang sa kaniyang asawang lalaki. 
(Efe 5:21-33) Pinayuhan ng apostol na si Pedro ang 
mga asawang babae na magpasakop sa kani-kani- 
lang asawang lalaki, anupat namamanhik sa mga ito 
sa pamamagitan ng malinis na paggawi, matinding 
paggalang, at isang tahimik at mahinahong espiri- 
tu. Binanggit niya si Sara, na tumawag sa asawa ni- 
tong si Abraham na “panginoon,” bilang isang ha- 
limbawa na dapat tularan.---1Pe 3:1-6. 

Ang pagiging malinis at matapat sa loob ng buk- 
lod ng pag-aasawa ay idiniriin sa buong Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan. Sinabi ni Pablo: “Maging 
marangal nawa ang pag-aasawa sa gitna ng lahat, 
at maging walang dungis ang higaang pangmag- 
asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga ma- 
pakiapid at mga mangangalunya.” (Heb 13:4) Ipina- 
yo niya na dapat igalang ng asawang lalaki at ng 
asawang babae ang isa't isa at ibigay nila sa isa't isa 
ang kaukulang pangmag-asawa. 

‘Mag-asawa sa Panginoon’ ang payo ng apostol, 
na kaayon ng ginawa ng sinaunang mga mananam- 
ba ng Diyos na nakipag-asawa lamang doon sa ka- 
tulad nilang mga tunay na mananamba. (1Co 7:39) 
Gayunman, itinawag-pansin ng apostol sa mga wa- 
lang asawa na kung sila'y mananatiling walang asa- 
wa, makapaglilingkod sila sa Panginoon nang wa- 
lang abala. Sinabi niya na dahil sa panahon, yaong 
mga may asawa ay dapat na mamuhay na ‘tulad sa 
walang asawa, samakatuwid nga, na hindi sila da- 
pat magpakaabala sa mga pribilehiyo at mga pana- 
nagutan nila bilang asawa anupat ginagawa itong 
pangunahin sa kanilang buhay, kundi dapat nilang 
hanapin at itaguyod ang mga kapakanan ng Kahari- 
an, at kasabay nito'y hindi pinababayaan ang kani- 
lang mga pananagutan bilang asawa.---1Co 7:29-38. 

Ipinayo ni Pablo na ang mga nakababatang baba- 
ing balo ay hindi dapat isama sa talaan ng mga 
aalagaan ng kongregasyon dahil lamang sa nais 
ng mga ito na ituon ang kanilang sarili sa mi- 
nisteryong Kristiyano, mas makabubuti sa kani- 
la ang mag-asawang muli. Sinabi niya ito dahil, 
ayon sa kaniya, baka mahadlangan sila ng kanilang 
seksuwal na mga simbuyo mula sa pagtupad sa 


PAG-AASAWA 


kanilang kapahayagan ng pananampalataya, anu- 
pat baka habang tumatanggap sila ng pinansiyal na 
suporta mula sa kongregasyon bilang masisipag na 
manggagawa, sila nama'y naghahanap ng mapapa- 
ngasawa at nagiging mga walang pinagkakaabala- 
han at mapanghimasok. Sa gayon ay magdudulot 
sila ng di-kaayaayang hatol sa kanilang sarili. Ang 
pag-aasawa, pag-aanak, at pamamahala sa isang 
sambahayan, habang iniingatan pa rin ang pana- 
nampalatayang Kristiyano, ay sapat na mapagkaka- 
abalahan nila, anupat maipagsasanggalang sila nito 
sa pagtsitsismis at pagsasalita ng mga bagay na 
hindi dapat. Dahil dito, matutulungan ng kongrega- 
syon yaong talagang mga balo at kuwalipikado para 
sa gayong tulong.--1Ti 5:9-16, 2:15. 

Di-Pag-aasawa. Nagbabala ang apostol na si 
Pablo na ang isa sa mga pagkakakilanlan ng apos- 
tasyang darating ay ang sapilitang di-pag-aasawa 
(celibacy), anupat “ipinagbabawal ang pag-aasawa.” 
(1Ti 4:1, 3) Ang ilan sa mga apostol ay may asawa. 
(1Co 9:5, Luc 4:38) Nang ilahad ni Pablo ang mga 
kuwalipikasyon para sa mga tagapangasiwa at mga 
ministeryal na lingkod sa kongregasyong Kristiya- 
no, sinabi niya na ang mga lalaking ito (kung may 
asawa) ay dapat na may isang asawa lamang.--1ITi 
3:1, 2, 12; Tit 1:5, 6. 

Ang mga Kristiyano at mga Batas Sibil sa 
Pag-aasawa. Sa panahon natin ngayon, sa kara- 
mihan ng mga bansa sa lupa ay may mga batas na 
itinakda si “Cesar,” ang mga awtoridad ng pamaha- 
laan, hinggil sa pag-aasawa at ang isang Kristiyano 
ay karaniwan nang dapat sumunod sa mga ito. (Mat 
22:21) Hindi sinasabi sa rekord ng Bibliya na kahili- 
ngan ang isang relihiyosong seremonya o ang mga 
serbisyo ng isang klerigo. Ayon sa kaayusan noong 
panahon ng Bibliya, ang tanging kahilingan ay na 
gawing legal ang pag-aasawa ayon sa mga batas ng 
lupain at na iparehistro ang mga pag-aasawa at 
mga kapanganakan kung may gayong probisyon 
ang batas. Yamang ang “Cesar” na mga pamahala- 
an ay may gayong kontrol sa pag-aasawa, ang isang 
Kristiyano ay obligadong lumapit sa kanila upang 
gawing legal ang isang pag-aasawa. At kahit nais 
niyang gamitin ang pangangalunya ng kaniyang 
kabiyak bilang maka-Kasulatang saligan para waka- 
san ang pag-aasawa, dapat siyang kumuha ng legal 
na diborsiyo kung ito ay posible. Kaya naman, ang 
isang Kristiyano na muling nag-asawa nang hindi 
isinasaalang-alang ang maka-Kasulatan at legal na 
mga kahilingan ay lumalabag sa mga kautusan ng 
Diyos.--Mat 19:9, Ro 13:1. 

Pag-aasawa at ang Pagkabuhay-Muli. Isang 
grupo ng mga sumalansang kay Jesus na hindi na- 
niniwala sa pagkabuhay-muli ang nagharap kay Je- 
sus ng isang tanong upang ipahiya siya. Sa sagot 
niya sa kanila, isiniwalat niya na “yaong mga ibini- 


546 


lang na karapat-dapat magkamit ng sistemang iyon 
ng mga bagay at ng pagkabuhay-muli mula sa mga 
patay ay hindi mag-aasawa ni ibibigay man sa pag- 
aasawa.”--Luc 20:34, 35, Mat 22:30. 

Makasagisag na mga Paggamit. Sa buong 
Kasulatan, tinutukoy ni Jehova ang kaniyang sarili 
bilang isang asawang lalaki. Itinuring niya ang kani- 
yang sarili na asawa ng bansang Israel. (Isa 54:1, 
5, 6; 62:4) Nang maghimagsik ang Israel laban kay 
Jehova sa pamamagitan ng pagsasagawa ng idola- 
triya o ng iba pang kasalanan laban sa kaniya, sina- 
bing ito ay nagpatutot tulad ng isang di-tapat na 
asawang babae, kaya naman diniborsiyo niya ito. 
-- Isa 1:21, Jer 3:1-20, Os 2. 

Sa Galacia kabanata 4, inihalintulad ng apostol na 
si Pablo ang bansang Israel sa aliping si Hagar, ang 
kinakasamang babae ni Abraham, at ang mga Judio 
naman sa anak ni Hagar na si Ismael. Kung paa- 
nong si Ismael ay anak ng pangalawahing asawa ni 
Abraham, gayundin naman ang mga Judio ay mga 
anak ng pangalawahing “asawang babae" ni Jehova. 
Ang nagbubuklod sa Israel kay Jehova ay ang ti- 
pang Kautusan. Inihalintulad ni Pablo ang “Jerusa- 
lem sa itaas,” ang “babae” ni Jehova, kay Sara, ang 
malayang asawang babae ni Abraham. Ang mga 
Kristiyano naman ang malalayang espirituwal na 
anak ng malayang babaing ito na “Jerusalem sa ita- 
as.”--Gal 4:21-31, ihambing ang Isa 54:1-6. 

Bilang ang dakilang Ama, pinangangasiwaan ng 
Diyos na Jehova, tulad ni Abraham, ang pagpili ng 
isang kasintahang babae para sa kaniyang anak na 
si Jesu-Kristo---hindi isang babae sa lupa, kundi ang 
kongregasyong Kristiyano. (Gen 24:1-4, 2Te 2:13; 
1Pe 2:5) Ang unang mga miyembro ng kongregas- 
yon ni Jesus ay iniharap sa kaniya ng “kaibigan ng 
kasintahang lalaki,” si Juan na Tagapagbautismo, na 
isinugo ni Jehova sa unahan ng kaniyang Anak. (Ju 
3:28, 29) Ang kongregasyong kasintahang babaing 
ito ay 'kaisang-espiritu' ni Kristo, bilang kaniyang 
katawan. (1Co 6:17: Efe 1:22, 23; 5:22, 23) Kung pa- 
anong pinaliliguan at ginagayakan ng kasintahang 
babae sa Israel ang kaniyang sarili, tinitiyak ni Jesu- 
Kristo na bilang paghahanda para sa kasalan, ang 
kaniyang kasintahang babae ay napaliguan, anupat 
malinis at walang batik o dungis man. (Efe 5:25-27) 
Sa Awit 45 at Apocalipsis 21, ipinakikitang ang ba- 
bae ay nagagayakan nang maganda para sa kasa- 
lan. 

Sa aklat din ng Apocalipsis, inihula ni Jehova ang 
pagdating ng panahon kapag ang kasal ng kaniyang 
Anak ay malapit na at nakahanda na ang kasinta- 
hang babae, anupat nagagayakan ng maningning, 
malinis at mainam na lino. Inilarawan niya yaong 
mga inanyayahan sa hapunan ng kasal ng Kordero 
bilang maliligaya. (Apo 19:7-9, 21:2, 9-21) Noong 


547 


gabi bago siya mamatay, pinasinayaan ni Jesus ang 
Hapunan ng Panginoon, ang Memoryal ng kaniyang 
kamatayan, at tinagubilinan niya ang kaniyang mga 
alagad na patuloy itong ipagdiwang. (Luc 22:19) 
Ang pagdiriwang na ito ay patuloy na tutuparin 
“hanggang sa dumating siya.” (1Co 11:26) Kung pa- 
anong noong sinaunang panahon ay dumarating 
ang kasintahang lalaki sa bahay ng kasintahang ba- 
bae upang kunin ito mula sa mga magulang nito at 
dalhin ito sa tahanang inilaan niya para rito sa ba- 
hay ng kaniyang ama, gayundin ang pagdating ni 
Jesu-Kristo upang kunin ang kaniyang mga pinahi- 
rang tagasunod mula sa kanilang dating makalu- 
pang tahanan, anupat isasama niya sila upang kung 
nasaan siya ay dumoon din sila, sa bahay ng kani- 
yang Ama, sa langit.--Ju 14:1-3. 
Tingnan ang PAG-AASAWA BILANG BAYAW. 


PAG-AASAWA BILANG BAYAW. Isang 
kaugalian kung saan kinukuha ng isang lalaki bi- 
lang asawa ang walang-anak na balo ng kaniyang 
namatay na kapatid upang makapagluwal ng sup- 
ling na magpapanatili sa linya ng kaniyang kapatid. 
Ang pandiwang Hebreo na nangangahulugang “tu- 
parin ang pag-aasawa bilang bayaw" ay ya-vam, at 
nauugnay sa mga terminong Hebreo para sa “ba- 
yaw” at “balo ng kapatid.”--Gen 38:8: Deu 25:5, tlb 
sa Rbi8, 25:7. 

Ang kautusan sa Deuteronomio 25:5, 6 may kina- 
laman sa pag-aasawa bilang bayaw ay kababasahan: 
“Kung ang magkapatid na lalaki ay manahanang 
magkasama at ang isa sa kanila ay mamatay na wa- 
lang anak, ang asawa ng namatay ay hindi dapat 
mapunta sa ibang lalaki sa labas. Ang kaniyang ba- 
yaw ay dapat pumaroon sa kaniya, at kukunin siya 
nito bilang asawa at tutuparin sa kaniya ang pag- 
aasawa bilang bayaw. At mangyayari nga na ang 
panganay na ipanganganak niya ay dapat humalili 
sa pangalan ng kapatid nitong namatay, upang ang 
kaniyang pangalan ay hindi mapawi sa Israel.” Wa- 
lang alinlangang kumakapit ito sa natitirang kapatid 
na lalaki may asawa man o wala. 

Si Jehova ang “pinagkakautangan ng pangalan ng 
bawat pamilya sa langit at sa lupa.” (Efe 3:15) Ikina- 
babahala niya ang pananatili ng pangalan at linya 
ng pamilya. Ang simulaing ito ay sinunod noong 
panahon ng mga patriyarka at nang maglaon ay ini- 
lakip sa tipang Kautusan sa Israel. Ang babae ay 
hindi dapat “mapunta sa ibang lalaki sa labas,” sa- 
makatuwid nga, hindi siya dapat mapangasawa ng 
sinuman sa labas ng pamilya. Kapag kinuha siya ng 
kaniyang bayaw, dadalhin ng panganay, hindi ang 
pangalan ng bayaw, kundi ang pangalan ng lala- 
king namatay. Hindi ito nangangahulugan na sa la- 
hat ng kaso ay magiging kapangalan ng namatay 


PAG-AASAWA BILANG BAYAW 


ang bata kundi nangangahulugang ipagpapatuloy 
ng bata ang linya ng pamilya at ang minanang pag- 
aari ay mananatili sa sambahayan ng lalaking na- 
matay. 

Lumilitaw na ang pananalitang “kung ang mag- 
kapatid na lalaki ay manahanang magkasama” ay 
hindi naman nangangahulugang nakatira sila sa ii- 
sang bahay kundi nakatira sila sa iisang lugar. Ga- 
yunman, sinasabi ng Mishnah (Yevamot 2:1, 2) na 
hindi ito nangangahulugang nakatira sila sa iisang 
komunidad kundi nabubuhay sila sa iisang pana- 
hon. Sabihin pa, kung masyadong magkalayo ang 
kanilang tirahan, magiging mahirap para sa natiti- 
rang kapatid na pangalagaan ang kaniyang sariling 
mana at ang mana ng kaniyang kapatid hanggang 
sa magkaroon ng isang tagapagmana na makagaga- 
wa nito. Ngunit ang mga mana ng pamilya ay kada- 
lasang nasa iisang lugar. 

Ang isang halimbawa ng pag-aasawa bilang ba- 
yaw noong panahon ng mga patriyarka ay ang 
nangyari kay Juda. Kinuha niya si Tamar upang 
mapangasawa ni Er na kaniyang panganay, ngunit 
dahil naging masama si Er sa paningin ni Jehova, 
pinatay siya ni Jehova. “Dahil doon ay sinabi ni Juda 
kay Onan [na kapatid ni Er]: 'Sipingan mo ang asa- 
wa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kaniya ang 
pag-aasawa bilang bayaw at magbangon ka ng sup- 
ling para sa iyong kapatid.” Ngunit alam ni Onan na 
ang supling ay hindi magiging kaniya, at nangyari, 
nang sipingan niya ang asawa ng kaniyang kapatid 
ay pinatapon niya ang kaniyang semilya sa lupa 
upang hindi magbigay ng supling sa kaniyang ka- 
patid.” (Gen 38:8, 9) Dahil tumanggi si Onan na 
gampanan ang kaniyang obligasyon may kinalaman 
sa kaayusan ng pag-aasawa bilang bayaw, pinatay 
siya ni Jehova. Pagkatapos ay sinabihan ni Juda si 
Tamar na maghintay hanggang sa lumaki ang kani- 
yang ikatlong anak na si Shela, ngunit hindi ipina- 
tupad ni Juda kay Shela ang kaniyang tungkulin kay 
Tamar. 

Nang maglaon, pagkamatay ng asawa ni Juda, 
minaniobra ni Tamar ang mga pangyayari upang 
makapagsilang siya ng isang tagapagmana mula sa 
kaniyang biyenan. Ginawa niya ito sa pamamagitan 
ng pagbabalatkayo, anupat naglagay siya ng isang 
alampay at isang talukbong sa kaniyang sarili, at 
umupo siya sa tabi ng daan na alam niyang daraa- 
nan ni Juda. Napagkamalan siya ni Juda na isang 
patutot at sinipingan siya nito. Humingi siya ng 
ilang bagay mula rito bilang katibayan ng kanilang 
pagsisiping, at nang lumabas ang katotohanan, hin- 
di siya sinisi ni Juda kundi ipinahayag nito na mas 
matuwid si Tamar kaysa sa kaniya. Sinasabi ng re- 
kord na hindi na siya nakipagtalik kay Tamar nang 
malaman niya kung sino ito. Kaya di-sinasadyang si 


PAG-AAWAY 


Juda mismo ang nakapagbangon ng isang tagapag- 
mana para kay Er sa pamamagitan ng kaniyang 
manugang na babae.---Gen 38. 

Sa ilalim ng Kautusan, sakaling ayaw tuparin ng 
bayaw ang kaniyang tungkulin, dadalhin ng balo 
ang usaping ito sa matatandang lalaki ng lunsod at 
ipaaalam sa kanila ang tungkol dito. Haharap sa ka- 
nila ang lalaki at sasabihin na ayaw niyang mapa- 
ngasawa ang babae. Sa gayon ay huhubarin ng balo 
ang sandalyas ng lalaki mula sa paa nito at dudura- 
an niya ito sa mukha. Pagkatapos nito, ang “panga- 
lan [ng lalaki] ay tatawagin sa Israel na “Ang bahay 
niyaong hinubaran ng kaniyang sandalyas,” isang 
pananalitang dumudusta sa kaniyang sambahayan. 
--Deu 25:7-10. 

Ang kaugaliang pag-aalis ng sandalyas ay maaa- 
ring nagmula sa ginagawa ng isang tao kapag inaa- 
ri niya ang isang lupaing ari-arian, anupat nilalaka- 
ran niya ang lupa at ipinahahayag ang kaniyang 
karapatan bilang may-ari nito sa pamamagitan ng 
pagtayo roon suot ang kaniyang mga sandalyas. Ka- 
pag inalis niya ang kaniyang sandalyas at iniabot ito 
sa iba, tinatalikuran niya ang kaniyang posisyon at 
ari-arian sa harap ng itinalagang matatandang sak- 
si sa pintuang-daan ng lunsod.---Ru 4:7. 

Higit pa tayong maliliwanagan tungkol sa bagay 
na ito sa aklat ng Ruth. Isang Judeanong lalaki na 
nagngangalang Flimelec ang namatay, gayundin 
ang kaniyang dalawang anak na lalaki, anupat nai- 
wan ang kaniyang balong si Noemi at dalawang na- 
balong manugang na babae. May isang lalaking ti- 
nukoy sa Bibliya bilang si “Kuwan” na isang malapit 
na kamag-anak ni Elimelec, marahil ay kapatid niya. 
Yamang ang lalaking ito ang pinakamalapit na ka- 
mag-anak, siya ang tinatawag na goel’, o manunu- 
bos. Tumanggi ang isang ito na gampanan ang ka- 
niyang tungkulin, hinubad ang kaniyang sandalyas, 
at maliwanag na ibinigay ito kay Boaz, sa gayon ay 
si Boaz ang naging sumunod na pinakamalapit na 
kamag-anak na may karapatang tumubos. Pagkata- 
pos ay binili ni Boaz ang lupain ni Elimelec at sa ga- 
yon ay kinuha si Noemi, ngunit yamang napaka- 
tanda na ni Noemi upang magkaanak, ang balong 
manugang na si Ruth ang aktuwal na naging asawa 
ni Boaz upang magbangon ng isang anak sa panga- 
lan ni Flimelec. Nang isilang ang batang si Obed, si- 
nabi ng mga kapitbahay na babae: “Isang anak na 
lalaki ang isinilang kay Noemi,” anupat itinuring nila 
na ang bata ay anak nina Elimelec at Noemi. Sina 
Boaz at Ruth ay nakapagsagawa ng paglilingkod kay 
Jehova, anupat ang pangalang ibinigay sa kanilang 
anak ay nangangahulugang “Lingkod, Isa na Nagli- 
lingkod.” Pinagpala ni Jehova ang kaayusang ito, sa- 
pagkat si Obed ay naging ninuno ni David at sa ga- 
yon ay nasa linya ng angkan ni Jesu-Kristo.---Ru 4. 


548 


Maliwanag na ang karapatan sa pag-aasawa bi- 
lang bayaw ay nagsisimula sa pinakamalapit na ka- 
mag-anak na lalaki gaya ng nakabalangkas sa ka- 
utusan na umuugit sa pagmamana ng ari-arian, 
samakatuwid nga, ang pinakamatandang kapatid na 
lalaki, ang iba pang mga kapatid na lalaki ayon sa 
edad, pagkatapos ay ang tiyo sa panig ng ama, at 
ang iba pang mga kamag-anak na lalaki. (Bil 27:5- 
11) Sa Mateo 22:23-28 at Lucas 20:27-33 ay may bi- 
nanggit hinggil sa pag-aasawa bilang bayaw na 
nagpapahiwatig na kapag ang isa na dapat kumuha 
sa walang-anak na balo ng isang lalaki ay namatay, 
ang pagganap sa tungkuling iyon ay ipapasa sa ka- 
sunod na kapatid na lalaki. Maliwanag na hindi pu- 
wedeng gumanap ang isang kapatid na lalaki kung 
mayroon pang ibang nakatatandang kapatid na la- 
laki, na may pangunahing obligasyon, maliban na 
lamang kung ayaw nitong gampanan ang obligas- 
yong iyon. 


PAG-AAWAY. Tingnan ang PAGTATALO, PAG- 
AAWAY. 


PAG-AAYUNO. Pag-iwas sa lahat ng pagkain 
sa loob ng isang yugto ng panahon. Ang mga pag- 
aayunong udyok ng tamang motibo ay nilayong 
magpakita ng makadiyos na kalumbayan at pagsi- 
sisi dahil sa nagawang mga kasalanan. (1Sa 7:6, Joe 
2:12-15: Jon 3:5) Angkop ding gawin ang mga ito 
noon sa harap ng nagbabantang malaking panga- 
nib, kapag lubhang nangangailangan ng patnubay 
ng Diyos, habang nagbabata ng mga pagsubok 
at napapaharap sa mga tukso, o kapag nag-aaral, 
nagbubulay-bulay, o nagtutuon ng pansin sa mga 
layunin ng Diyos. (2Cr 20:3, Ezr 8:21, Es 4:3, 16, 
Mat 4:1, 2) Ang pag-aayuno ay hindi isang uri ng 
pagpaparusa sa sarili, kundi ito'y pagpapakumbaba 
sa harap ni Jehova. (Ezr 8:21: 9:5; ihambing ang 
1Ha 21:27-29.) Nag-ayuno si Jesus nang 40 araw, 
gaya ng ginawa ni Moises at ni Elias, na kapuwa na- 
kitang kasama ni Jesus sa pangitain ng kaniyang 
pagbabagong-anyo.--Mat 17:1-9: Exo 34:28: Deu 
9:9: 1Ha 19:7, 8. 

Hindi ginamit ng Kautusang Mosaiko ang termi- 
nong “pag-aayuno,” ngunit ganito ang iniutos nito 
may kaugnayan sa Araw ng Pagbabayad-Sala, “Pi- 
pighatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa.” (Lev 
16:29-31, 23:27: Bil 29:7) Karaniwang inuunawa na 
ito'y tumutukoy sa pag-aayuno, at ang pangmalas 
na ito ay sinusuportahan ng Isaias 58:3, 5 at Awit 
35: 13. 

Ang Isaias kabanata 58 ay tungkol sa isang pana- 
hon noon nang maging mabigat ang mga kasalanan 
ng mga Judio, gayunma'y hindi sila nagsisi nang 
taimtim, bagaman nagkunwari silang sumasam- 
ba kay Jehova, anupat naglingkod sa kaniya nang 


549 


hanggang salita lamang at nagsagawa ng relihiyo- 
song mga gawa o mga kaugalian bilang pakitang- 
tao. Ang pag-aayuno ay isa sa mga kaugaliang iyon, 
at inakala nila na matatamo nila ang pansin at pag- 
lingap ng Diyos dahil doon. Palibhasa'y nabigo ito, 
itinanong nila taglay ang malaking pagtataka: “Sa 
anong dahilan kami nag-ayuno at hindi mo nakita, 
at pinighati namin ang aming kaluluwa at hindi mo 
pinapansin?” Sinabi ni Jehova sa kanila kung bakit. 
Kahit sa panahon ng pag-aayuno, samantalang hi- 
nihiling nila ang kaniyang matuwid na mga kahatu- 
lan at gumagawi na para bang nagsasagawa sila ng 
katuwiran, ang pansarili nilang kaluguran at kapa- 
kanan ang kanilang itinataguyod, anupat napasang- 
kot sila sa pakikipaghidwaan, paniniil, at karahasan, 
hindi sila nagpakita ng makadiyos na kalumbayan 
at pagsisising kaugnay ng taimtim na pag-aayuno. 
Ang kanilang pag-aayuno ay hindi upang iparinig 
sa langit ang kanilang tinig, bagaman talagang ma- 
ingay ang kanilang pakitang-taong paghagulhol. Ti- 
nuligsa ni Jehova ang kanilang mapagpaimbabaw 
na palabas: “Dapat bang maging ganito ang pag- 
aayuno na pipiliin ko, isang araw upang pighatiin 
ng makalupang tao ang kaniyang kaluluwa? Upang 
iyukod ang kaniyang ulo gaya ng halamang hungko, 
at upang maglatag siya ng telang-sako at abo bilang 
kaniyang higaan? Ito ba ang tinatawag mong pag- 
aayuno at araw na kaayaaya kay Jehova?"--Isa 
58: 1-5. 

Upang maging kaayaaya ang pag-aayuno, dapat 
itong lakipan ng pagtutuwid sa nagawang mga ka- 
salanan. Sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Isaias, ipinaalam ni Jehova kung ano ang itinuturing 
niyang tunay na pag-aayuno sa pagsasabing: “Hin- 
di ba ito ang pag-aayuno na pipiliin ko? Na kalagin 
ang mga pangaw ng kabalakyutan, alisin ang mga 
panali ng pamatok, at payauning malaya ang mga 
nasisiil, at na baliin ninyo ang bawat pamatok? Hin- 
di nga ba ang magbahagi ng iyong tinapay sa gu- 
tom, at ang dalhin mo sa iyong bahay ang mga 
taong napipighati at walang tahanan? Na kung ma- 
kakita ka ng sinumang hubad ay daramtan mo siya, 
at na hindi mo pagtataguan ang iyong sariling la- 
man?”--Isa 58:6, 7. 

Apat na Taunang Pag-aayuno ng mga Judio. 
Maraming pag-aayuno ang itinatag ng mga Judio, 
at may panahon noon na apat ang ipinangingilin 
nila nang taunan, maliwanag na upang magsilbing 
palatandaan ng kapaha-pahamak na mga pangya- 
yaring kaugnay ng pagkubkob at pagtitiwangwang 
sa Jerusalem noong ikapitong siglo B.C.E. (Zac 8:19) 
Ang apat na taunang pag-aayunong ito ay: (1) “Ang 
pag-aayuno sa ikaapat na buwan” na lumilitaw na 
nagpagunita sa pagsira ng mga Babilonyo sa mga 
pader ng Jerusalem noong Tamuz 9, 607 B.C.E. (2Ha 


PAG-AAYUNO 


25:2-4: Jer 52:5-7) (2) Winasak ang templo noong 
buwan ng Ab, ang ikalimang buwan sa kalendar- 
yong Judio, at maliwanag na ipinagdiwang “ang 
pag-aayuno sa ikalimang buwan” bilang tagapagpa- 
alaala ng pangyayaring ito. (2Ha 25:8, 9: Jer 52:12, 
13) (3) Lumilitaw na “ang pag-aayuno sa ikapitong 
buwan” ay ipinagdiwang bilang isang malungkot na 
pag-alaala sa kamatayan ni Gedalias o sa lubusang 
pagkatiwangwang ng lupain pagkatapos na mapas- 
lang si Gedalias, nang bumaba sa Ehipto ang mga 
natitirang Judio dahil sa takot sa mga Babilonyo. 
(2Ha 25:22-26) (4) “Ang pag-aayuno sa ikasampung 
buwan" ay maaaring kaugnay ng pagtanggap ng iti- 
napong mga Judio na nasa Babilonya ng malungkot 
na balitang bumagsak na ang Jerusalem (ihambing 
ang Eze 33:21), o maaaring ipinagugunita nito ang 
pasimula ng matagumpay na pagkubkob ni Nabuco- 
donosor laban sa Jerusalem nang ikasampung araw 
ng buwang iyon, noong 609 B.C.E.---2Ha 25:1; Jer 
39:1, 52:4. 

Nang magtanong ang ilang Judio sa pamamagi- 
tan ni Zacarias: “Tatangis ba ako sa ikalimang bu- 
wan, habang nagsasagawa ng pangingilin, gaya ng 
ginagawa ko nitong napakaraming taon na?” suma- 
got si Jehova: “Nang mag-ayuno kayo .. . sa loob ng 
pitumpung taon, talaga bang nag-ayuno kayo para 
sa akin, sa akin nga?” Ipinakita ng Diyos na ang tu- 
nay na pag-aayuno para sa kaniya ay dapat sanang 
nilakipan ng pagkamasunurin at na ang hinihiling 
niya ay pagkamatapat, kahatulan, kapayapaan, at 
isang taimtim na puso. Kung magkagayon, sa halip 
na mag-ayuno nang may pagdadalamhati at alala- 
hanin ang nakalipas, maaari silang magbunyi at 
magsaya sa mga kapanahunan ng pista taglay ang 
mga pagpapala ng pagsasauli ng tunay na pagsam- 
ba at ng pagtitipon ng mga iba pa tungo sa pagli- 
lingkod kay Jehova.---Zac 7:3-7, 8:16, 19, 23. 

Payo sa mga Kristiyano Hinggil sa Pag- 
aayuno. Noong si Jesus ay nasa lupa, tinagubili- 
nan niya ang kaniyang mga alagad: “Kapag 
nag-aayuno kayo, huwag na kayong magmukhang 
malungkot na tulad ng mga mapagpaimbabaw, sa- 
pagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga 
mukha upang magtingin silang nag-aayuno sa mga 
tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Taglay na ni- 
lang lubos ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, 
kapag nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hi- 
lamusan mo ang iyong mukha, upang magtingin 
kang nag-aayuno, hindi sa mga tao, kundi sa iyong 
Ama na nasa lihim, sa gayon ang iyong Ama na tu- 
mitingin sa lihim ang gaganti sa iyo.” (Mat 6:16-18) 
Tinukoy niya rito ang di-taimtim na pag-aayuno ng 
mga Pariseo, na binanggit niya sa isang ilustrasyon 
noong isa pang pagkakataon. (Luc 18:9-14) Kauga- 
lian noon ng mga Pariseo ang mag-ayuno nang 


PAG-AKYAT SA LANGIT 


makalawang ulit sa isang sanlinggo, tuwing ikalawa 
at ikalimang araw ng sanlinggo.--Luc 18:12. 

Ang basta pag-iwas ng isang tao sa pagkain dahil 
sa pormalidad ay inilalarawan ni Pablo bilang pag- 
papasakop sa mga tuntunin, “Huwag kang huma- 
wak, ni tumikim, ni humipo,” at sinasabi niya na 
“ang mismong mga bagay na iyon ay mayroon 
ngang kaanyuan ng karunungan sa isang ipina- 
taw-sa-sariling anyo ng pagsamba at pakunwaring 
kapakumbabaan, isang pagpapahirap sa katawan, 
ngunit ang mga iyon ay walang halaga sa pa- 
kikipagbaka sa pagbibigay-lugod sa laman.”---Col 
2:20-23. 

Pinag-aayuno ng ilang sekta ng relihiyon ng 
Sangkakristiyanuhan ang kanilang mga miyembro, 
ngunit hindi iniuutos ng Bibliya na mag-ayuno ang 
mga Kristiyano. Noong makipag-usap si Jesus sa ka- 
niyang mga alagad tungkol sa pag-aayuno, gaya ng 
nabanggit na (Mat 6:16-18), siya at ang kaniyang 
mga alagad ay nasa ilalim pa ng Kautusang Mosai- 
ko at nangingilin ng Araw ng Pagbabayad-Sala at 
ng pag-aayuno nito. 

Ang teksto tungkol sa pag-aayuno sa Mateo 17:21, 
na makikita sa King James Version, ay wala sa ilan 
sa pinakamahahalagang sinaunang manuskrito. Ga- 
yundin, bagaman ang King James Version ay bu- 
mabanggit ng pag-aayuno sa Marcos 9:29, Gawa 10: 
30, at 1 Corinto 7:5, ang mga tekstong ito, ayon sa 
mga manuskritong iyon, ay hindi tumutukoy sa 
pag-aayuno. 

Inuunawa ng ilan ang Mateo 9:15 bilang isang 
utos na mag-ayuno ang mga Kristiyano. Ngunit 
sa katunayan, sinasabi lamang ni Jesus kung ano 
ang mangyayari kapag namatay siya. Samanta- 
lang si Jesus ay kasama ng kaniyang mga alagad 
sa lupa, hindi angkop na mag-ayuno sila. Nang 
mamatay siya, talagang nagdalamhati sila at nag- 
ayuno. Ngunit wala na silang dahilan upang mag- 
ayuno nang may pagdadalamhati matapos siyang 
buhaying-muli at lalo na pagkatapos ng kamangha- 
manghang pagbubuhos ng banal na espiritu. (Mar 
2:18-20, Luc 5:33-35) Tiyak na hindi obligado ang 
mga Kristiyano na mag-ayuno sa anibersaryo ng 
kamatayan ng Panginoon, sapagkat nang itinutuwid 
ng apostol na si Pablo ang mga pag-abuso may ka- 
ugnayan sa pagkain ng hapunan sa dakong pinagti- 
tipunan ng kongregasyon bago ang pangingilin ng 
Hapunan ng Panginoon, sinabi niya: “Tiyak namang 
may mga bahay kayo para sa pagkain at pag-inom, 
hindi ba? . . . Dahil dito, mga kapatid ko, kapag nag- 
titipon kayo upang kainin ito [ang Hapunan ng Pa- 
nginoon], hintayin ninyo ang isa't isa. Kung ang si- 
numan ay gutom, kumain siya sa bahay, upang 
huwag kayong magkatipon ukol sa paghatol.”---1Co 
11:22, 33, 34. 


550 


Bagaman hindi sila nag-aayuno bilang isang re- 
lihiyosong kahilingan, nag-ayuno ang unang mga 
Kristiyano sa pantanging mga okasyon. Nang isugo 
sina Bernabe at Pablo sa pantanging atas na ma- 
ging mga misyonero sa Asia Minor, nag-ayuno sila 
at nanalangin. Karagdagan pa, naghahandog sila 
ng panalangin na “may mga pag-aayuno” kapag 
nag-aatas ng matatanda sa isang bagong kongre- 
gasyon. (Gaw 13:2, 3, 14:23) Samakatuwid, ang 
mga Kristiyano ay hindi inuutusang mag-ayuno ni 
pinagbabawalan man silang gawin iyon.--Ro 14: 
5, 6. 


PAG-AKYAT SA LANGIT. Ang pagbabalik 
ni Jesu-Kristo sa langit 40 araw matapos siyang bu- 
haying-muli. 

Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay naganap sa 
Bundok ng mga Olibo (Gaw 1:9, 12), malapit sa ba- 
yan ng Betania (Luc 24:50), isang bayan na nasa si- 
langaning panig ng Bundok ng mga Olibo. Isang 
maliit na grupo lamang, na binubuo ng kaniyang ta- 
pat na mga apostol, ang nakasaksi nito. (Gaw 1: 
2, 11-13) Sinasabi ng ulat na “habang nakatingin 
sila, siya ay itinaas at kinuha siya ng isang ulap 
mula sa kanilang paningin.” Nanatili silang nakati- 
ngin sa langit hanggang noong sabihan sila ng mga 
anghel na huwag nang gawin iyon at ipabatid sa ka- 
nila ng mga ito: “Ang Jesus na ito na tinanggap sa 
kalangitan mula sa inyo ay gayon darating sa katu- 
lad na paraan kung paanong nakita ninyo siyang 
pumaparoon sa kalangitan.”--Gaw 1:9-11. 

Mapapansin na ang tinukoy ng mga anghel ay 
ang “paraan” (sa Gr., tro'pos) at hindi ang anyo (sa 
Gr., mor-phe') ni Jesus noong lumisan siya. Nang 
kunin siya ng ulap, hindi na siya nakita ng mga 
mata ng tao. Ipinakikita ng ulat ng Mga Gawa na 
ang kaniyang pag-akyat sa langit ay walang pag- 
paparangya o pagkakaingay, anupat iilang tapat na 
mga tagasunod lamang ang nakakita nito at ang 
unang bahagi lamang ng kaniyang pag-akyat ang 
nakita nila. Dahil sa paraan ng kaniyang pag-akyat 
sa langit, naging posible na maging mga saksi sa 
bagay na ito ang mga apostol, kung paanong naging 
mga saksi sila sa pagkabuhay-muli ni Jesus. (Gaw 
1:3) Kaya naman hindi siya basta ‘naglaho’ mula sa 
kanila, gaya ng ginawa niya noong una sa dalawang 
alagad sa Emaus, o gaya ng anghel na nagpakita 
kay Gideon na “naglaho sa kaniyang paningin.” (Luc 
24:31: Huk 6:21, 22) Sa katunayan, ang kaniyang 
pag-akyat sa langit ay mas nakakatulad niyaong sa 
anghel na nagpakita kay Manoa at sa asawa nito. 
Inutusan niya sila na maghanda ng isang hain, at 
“samantalang pumapailanlang ang liyab mula sa al- 
tar patungong langit, ang anghel ni Jehova ay pu- 
mailanlang sa liyab ng altar habang nakatingin si 
Manoa at ang kaniyang asawa. ”--Huk 13:20. 


551 


Yamang ipinakikita ng Gawa 1:3-9 na ang pag- 
akyat ni Jesus sa langit ay naganap 40 araw mata- 
pos siyang buhaying-muli, nangangahulugan ito na 
may lumipas na panahon sa pagitan ng mga pang- 
yayaring nakaulat sa Lucas 24:1-49 na waring na- 
ganap noong araw na buhaying-muli si Jesus at ng 
pag-akyat niya sa langit gaya ng inilalarawan sa ta- 
lata 51 ng kabanatang iyon. Mapapansin din na ang 
pananalitang “at nagsimulang madalang paakyat sa 
langit,” na lumilitaw sa talatang iyon, ay wala sa 
ilang sinaunang manuskrito at sa gayon ay hindi ito 
inilagay sa ilang sinaunang salin (NE, AT). Gayun- 
man, lumilitaw ito sa Bodmer Papyrus (P?), Ale- 
xandrine Manuscript, Vatican Manuscript No. 1209, 
at sa iba pang mga sinaunang manuskrito. 

Epekto sa mga Alagad. Hanggang noong 
araw na umakyat si Jesus sa langit, lumilitaw na ini- 
isip pa rin ng mga alagad na mamamahala siya sa 
isang makalupang kaharian, gaya ng ipinakikita ng 
kanilang pananalita sa Gawa 1:6. Sa pamamagitan 
ng pagpapasimulang umakyat sa langit sa paraang 
nakikita siya ng kaniyang mga alagad upang ma- 
saksihan nila ang unang bahagi nito, nilinaw niya sa 
kanila na ang kaniyang Kaharian ay makalangit at, 
naiiba kay David na 'hindi umakyat sa langit, ang 
magiging posisyon ni Jesus pasimula sa panahong 
iyon ay sa “kanan ng Diyos,” gaya ng buong-tapang 
na pinatotohanan ni Pedro noong araw ng Pentecos- 
tes.--Gaw 2:32-36. 

Ang paraan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ay da- 
pat ding magpaalaala sa kanila sa maraming pa- 
nanalita ni Jesus noon na tumutukoy sa gayong 
makalangit na posisyon at dapat na makatulong sa 
kaniyang mga alagad na maunawaan ang mga iyon. 
Nagulat ang iba nang sabihin niya: “Ano, kung ga- 
yon, kung inyong mamasdan ang Anak ng tao na 
umaakyat sa dati niyang kinaroroonan?” (Ju 6:62), 
at sinabi niya sa mga Judio: “Kayo ay mula sa mga 
dakong ibaba, ako ay mula sa mga dakong itaas.” (Ju 
8:23) Noong gabi ng huling pakikipagtipon niya sa 
kaniyang mga apostol, sinabi niya sa kanila na “pa- 
roroon siya sa Ama upang maghanda ng dako para 
sa kanila” (Ju 14:2, 28): habang kasama niya sila no- 
ong huling gabi ng kaniyang buhay bilang isang tao, 
iniulat niya sa kaniyang Ama na ‘natapos na niya 
ang gawain sa lupa' na iniatas sa kaniya at nanala- 
ngin siya, na sinasabi: “Luwalhatiin mo ako sa iyong 
piling ng kaluwalhatiang tinaglay ko sa iyong piling 
bago pa ang sanlibutan,” at sinabi rin niya, “paroro- 
on ako sa iyo.” (Ju 17:4, 5, 11) Nang arestuhin siya, 
gayundin ang ipinahiwatig niya sa harap ng Saned- 
rin. (Mat 26:64) Matapos siyang buhaying-muli, si- 
nabi niya kay Maria Magdalena: “Huwag kang ku- 
mapit sa akin. Sapagkat hindi pa ako umaakyat sa 
Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at 
sabihin mo sa kanila, “Aakyat ako sa aking Ama at 


PAG-AKYAT SA LANGIT 


inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos.” (Ju 
20:17) Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, maliwa- 
nag na ang kahulugan ng mga pananalitang ito ay 
naunawaan lamang nang lubusan ng mga alagad 
noong panahong umakyat si Jesus sa langit. Nang 
maglaon, binigyan si Esteban ng isang pangitain na 
doo'y nakita niya si Jesus sa kanan ng Diyos (Gaw 7: 
55, 56), at naranasan ni Pablo ang epekto ng maka- 
langit na kaluwalhatian ni Jesus.---Gaw 9:3-5. 

Pagpapasinaya sa Isang “Bago at Buhay na 
Daan.” Bagaman pinasimulan ni Jesus ang kani- 
yang pag-akyat sa langit taglay ang isang pisikal na 
anyo, anupat nakita ito ng kaniyang mga alagad na 
nagmamasid, walang saligan upang isipin na patu- 
loy siyang nagtaglay ng materyal na anyo matapos 
siyang takpan ng ulap. Sinabi ng apostol na si Pedro 
na si Jesus ay namatay sa laman ngunit binuhay- 
muli “sa espiritu.” (1Pe 3:18) Ipinahayag ni Pablo 
ang tuntunin na “ang laman at dugo ay hindi maka- 
pagmamana ng kaharian ng Diyos.” (1Co 15:50, 
paghambingin din ang sinabi ni Jesus sa Ju 12:23, 
24 at ang 1Co 15:35-45.) Ang pag-akyat ni Jesus sa 
presensiya ng Diyos sa langit ay inihalintulad ni 
Pablo sa pagpasok ng mataas na saserdote sa Kaba- 
nal-banalang silid ng tabernakulo sa Araw ng Pag- 
babayad-Sala at espesipiko niyang binanggit na sa 
gayong okasyon, ang dugo lamang (hindi ang la- 
man) ng mga haing hayop ang dinadala ng mataas 
na saserdote. (Heb 9:7, 11, 12, 24-26) Pagkatapos ay 
inihambing ni Pablo sa laman ni Kristo ang kurtina 
na siyang naghihiwalay sa unang silid at sa Kaba- 
nal-banalang silid. Kapag pumapasok ang mata- 
as na saserdote sa Kabanal-banalan, sa makasagi- 
sag na presensiya ng Diyos, hindi niya dinadala ang 
kurtina kundi nilalampasan niya ang harang na 
iyon, anupat nasa likuran na niya iyon. Kaya naman 
sinabi ni Pablo na “mayroon tayong katapangan 
para sa daang papasok sa dakong banal sa pamama- 
gitan ng dugo ni Jesus, na kaniyang pinasinayaan 
para sa atin bilang isang bago at buhay na daan sa 
pamamagitan ng kurtina, samakatuwid nga, ang 
kaniyang laman.”---Heb 9:3, 24: 10:10, 19, 20; iham- 
bing ang Ju 6:51: Heb 6:19, 20. 

Ang pag-akyat ni Jesus sa langit upang iharap 
kay Jehova ang pantubos na halaga ng kaniyang 
dugo ay nagpasinaya ng “isang bago at buhay na 
daan” upang makalapit sa Diyos sa panalangin. Bi- 
nuksan din nito ang daan patungo sa makalangit na 
buhay, kasuwato ng mismong pananalita ni Jesus 
na sa diwa, bago nito, “walang taong umakyat sa la- 
ngit maliban sa kaniya na bumaba mula sa langit, 
ang Anak ng tao.” (Ju 3:13) Kaya hindi si Enoc ni si 
Elias ang nagpasinaya ng daang ito, kung paanong 
hindi rin naman si David. (Gen 5:24: 2Ha 2:11; Gaw 
2:34) Gaya ng sinabi ni Pablo: “Nililinaw ng banal na 
espiritu na ang daang papasok sa dakong banal 


PAG-ALI NG DEMONYO 


ay hindi pa naihahayag habang nakatayo pa ang 
unang tolda.”--Heb 9:8, tingnan ang Euas Blg. 1, 
Enoc Blg. 2. 

Ang Kawastuan ng Terminong Ito. May 
ilang tumututol sa ulat ng pag-akyat ni Jesus sa la- 
ngit, anupat nagsasabing nagpapahiwatig ito ng 
primitibong konsepto na ang langit ay nasa “itaas” 
ng lupa, sa gayon ay nagpapakita ng kawalang- 
alam sa kayarian ng uniberso at sa pag-inog ng 
planetang Lupa. Gayunman, upang mapalugdan 
ang gayong mga kritiko, kakailanganing alisin sa 
wika ng tao ang halos lahat ng mga salitang “ita- 
as,” “ibabaw,” at ang mga katulad nito. Maging sa 
space age na ito, mababasa pa rin natin na ang 
mga astronot ay “pumapailanlang” patungo sa “or- 
bit na 184 na milya ang taas” sa ibabaw ng lupa 
(The New York Times, Hunyo 19, 1983), gayong 
alam natin na sa teknikal na paraan ay lumalayo 
sila mula sa ibabaw ng lupa hanggang sa distansi- 
yang iyon. Kapansin-pansin na ang ulat tungkol sa 
isinugong mga anghel na nagpatalastas hinggil sa 
kapanganakan ni Jesus ay nagsasabi na pagkata- 
pos ng kanilang misyon, umalis ang mga anghel 
mula sa kanila patungo sa langit.” (Luc 2:15, iham- 
bing ang Gaw 12:10.) Kaya ang pag-akyat ni Jesus 
sa langit, bagaman nagpasimula sa isang paita- 
as na direksiyon mula sa pangmalas ng kaniyang 
mga alagad, ay maaaring sinundan ng pagtungo sa 
alinmang direksiyong kinailangan upang makara- 
ting siya sa makalangit na presensiya ng kaniyang 
Ama. Umakyat siya hindi lamang may kinalaman 
sa direksiyon kundi, higit na mahalaga, may kina- 
laman din sa larangan ng gawain at antas ng pag- 
iral sa dako ng mga espiritu at sa maringal na pre- 
sensiya ng Kataas-taasang Diyos, isang dako na 
hindi nakasalig sa mga dimensiyon o direksiyon ng 
tao.--Ihambing ang Heb 2:7, 9. 

Kung Bakit Mahalaga. Ang pag-akyat ni Je- 
sus sa makalangit na dako ay mahalaga sa ilang ka- 
dahilanan o layunin. Sinabi niya na kailangan ni- 
yang ‘pumaroon’ upang maipadala niya ang banal 
na espiritu ng Diyos bilang katulong ng kaniyang 
mga alagad. (Ju 16:7-14) Para sa mga alagad, ang 
pagbubuhos ni Jesus ng espiritung iyon noong araw 
ng Pentecostes ay isang malinaw na katibayan na 
nakarating na siya sa presensiya ng Diyos at na na- 
iharap na niya sa Diyos ang halaga ng kaniyang ha- 
ing pantubos. (Gaw 2:33, 38) Naging mahalaga rin 
ang pag-akyat niyang iyon sa langit para maiharap 
niya ang halaga ng kaniyang dugo, sapagkat hindi 
ito sa lupa gagawin, sa Kabanal-banalan ng templo 
sa Jerusalem, kundi sa “langit mismo .. . sa mis- 
mong persona ng Diyos.” (Heb 9:24) Kinailangan 
din ito dahil si Jesus ay inatasan at niluwalhati bi- 
lang ang “dakilang mataas na saserdote na pumasok 
sa langit.” (Heb 4:14: 5:1-6) Ipinaliwanag ni Pablo na 


552 


“kung siya nga ay nasa lupa, hindi siya magiging 
saserdote,” ngunit dahil siya ay “umupo sa kanan ng 
trono ng Karingalan sa langit,” “nagtamo si Jesus ng 
isang higit na magaling na pangmadlang pagliling- 
kod, anupat siya rin ang tagapamagitan ng isa rin 
namang mas mabuting tipan.” (Heb 8:1-6) Dahil 
dito, ang mga Kristiyano na nagmana ng kasalanan 
ay naaaliw sa pagkaalam na sila'y “may katulong sa 
Ama, si Jesu-Kristo, isa na matuwid.”--1Ju 2:1, Ro 
8:34: Heb 7:25. 

Bilang panghuli, kinailangan ni Jesus na umakyat 
sa langit upang mapangasiwaan niya ang Kaharian 
na ipinamana sa kaniya, anupat “ang mga anghel at 
ang mga awtoridad at ang mga kapangyarihan ay 
ipinasakop sa kaniya.” (1Pe 3:22: Fil 2:6-11: 1Co 
15:25: Heb 10:12, 13, ihambing ang Dan 7:14.) Ya- 
mang “dinaig niya ang sanlibutan” (Ju 16:33), nag- 
karoon si Jesus ng bahagi sa pagtupad sa hula na 
nasa Awit 68:18, anupat 'umakyat siya sa kaitaasan 
at nagdala ng mga bihag,' na ang kahulugan ay ipi- 
naliwanag ni Pablo sa Efeso 4:8-12. 


PAG-ALI NG DEMONYO. Ang mapang- 
aliping kontrol at impluwensiya sa isang tao ng di- 
nakikitang balakyot na espiritu. Noong panahon ng 
Bibliya, ang mga taong inaalihan ng demonyo ay 
napipighati sa iba't ibang paraan: ang ilan ay di- 
makapagsalita, ang ilan ay bulag, ang ilan ay pa- 
rang nababaliw, at ang ilan ay nagkaroon ng lakas 
na nakahihigit sa tao. Silang lahat ay pinagmalupi- 
tan ng di-nakikitang mga maton na ito. (Mat 9:32; 
12:22, 17:15; Mar 5:3-5, Luc 8:29, 9:42, 11:14: Gaw 
19:16) Nambiktima sila ng mga lalaki, mga babae, 
at mga bata. (Mat 15:22, Mar 5:2) Kung minsan, lu- 
mulubha ang paghihirap ng isang tao kapag mara- 
ming demonyo ang sabay-sabay na sumanib sa ka- 
niya. (Luc 8:2, 30) Kapag napalayas ang demonyo, 
ang taong inalihan ay bumabalik sa normal at ma- 
tinong pag-iisip. Magkaiba ang pag-ali ng demonyo 
at ang ordinaryong pisikal na sakit at karamdaman, 
sapagkat kapuwa pinagaling ni Jesus ang dalawang 
uring ito ng kalagayan.--Mat 8:16, 17:18: Mar 1: 
32, 34. 

Kabilang sa pinakadakilang mga himala ni Jesus 
ang pagpapalaya sa mga taong inaalihan mula sa 
pang-aalipin ng mga demonyo. Walang kalaban- 
laban sa kaniya ang mga demonyo. Subalit hindi la- 
hat ay natuwa sa kaniyang pagpapalayas ng mga 
demonyo. Inakusahan siya ng mga Pariseo ng paki- 
kipagsabuwatan sa tagapamahala ng mga demonyo, 
si Beelzebub, bagaman sa katunayan, gaya ng sina- 
bi ni Jesus, sila mismo ang mga supling ng Diyablo. 
(Mat 9:34, 12:24: Mar 3:22, Luc 11:15: Ju 7:20, 8:44, 
48-52) Batid ni Jesus ang pinagmulan ng kaniyang 
kapangyarihang sumupil ng mga demonyo, at ha- 


553 


yagan niyang sinabi na iyon ay ang espiritu ni Jeho- 
va. (Mat 12:28, Luc 8:39, 11:20) Nakilala mismo ng 
mga demonyo kung sino si Jesus at tinawag nila 
siyang “Anak ng Diyos,” “ang Banal ng Diyos,” at 
“Jesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos.” (Mat 8:29: 
Mar 1:24, 3:11: 5:7: Luc 4:34, 41: Gaw 19:15, San 
2:19) Ngunit hindi niya sila kailanman pinahintulu- 
tang magpatotoo tungkol sa kaniya. (Mar 3:12) Sa 
kabilang dako, isang lalaki na pinalaya mula sa ka- 
pangyarihan ng mga demonyo ang sinabihang ipa- 
hayag sa kaniyang mga kamag-anak ang lahat ng 
mga bagay na ginawa ni Jehova para sa kaniya.” 
--Mar 5:18-20. 

Binigyan din ni Jesus ng awtoridad sa mga de- 
monyo ang kaniyang 12 apostol, at nang maglaon ay 
pati ang 70 na kaniyang isinugo, anupat sa panga- 
lan ni Jesus ay nakapagpagaling din sila ng mga 
inaalihan ng demonyo. (Mat 10:8, Mar 3:15: 6:13, 
Luc 9:1, 10:17) Kahit yaong hindi matalik na kasa- 
mahan ni Jesus o ng kaniyang mga apostol ay naka- 
pagpalayas ng demonyo salig sa pangalan ni Jesus. 
(Mar 9:38-40, Luc 9:49, 50) Pagkamatay ni Jesus, 
taglay pa rin ng mga apostol ang kapangyarihang 
ito. Inutusan ni Pablo ang “isang demonyo ng pang- 
huhula” na lumabas mula sa isang aliping babae, na 
lubha namang ikinagalit ng maibigin-sa-salaping 
mga panginoon nito. (Gaw 16:16-19) Ngunit nang 
may mga impostor, ang pitong anak na lalaki ng sa- 
serdoteng si Esceva, na magtangkang magpalayas 
ng demonyo sa pangalan ni “Jesus na ipinanganga- 
ral ni Pablo,” silang pito ay sinunggaban ng taong 
inaalihan ng demonyo, binugbog nang husto at pi- 
naghuhubaran.--Gaw 19:13-16. 

Kadalasan, ang mabangis at di-makontrol na pag- 
gawi ng mga taong may sakit sa isip ay dahil sa pag- 
ali ng di-nakikitang mga kampon ni Satanas. Kung 
minsan, iniuulat na ang mga espiritista ay nakapag- 
papalayas ng mga demonyo, anupat ipinaaalaala 
nito ang sinabi ni Jesus: “Marami ang magsasabi sa 
akin sa araw na iyon, 'Panginoon, Panginoon, hindi 
ba kami... nagpalayas ng mga demonyo sa panga- 
lanmo...?” At kung magkagayon ay ipahahayag 
ko sa kanila: Hindi ko kayo kailanman nakilala!” (Mat 
7:22, 23) Dahil dito, dapat nating sundin ang payo 
na, “Maging mapagbantay,” at, “Isuot ninyo ang 
kumpletong kagayakang pandigma mula sa Diyos 
upang makatayo kayong matatag laban sa mga pa- 
kana ng Diyablo” at ng kaniyang mga demonyo. 
--1Pe 5:8, Efe 6:11. 


PAG-ALIS [sa Ingles, Exodus]. Ang pagliligtas 
sa bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehip- 
to. Si Jehova ay nagsalita kay Abraham (bago 
1933 B.C.E.), matapos ipangako na mamanahin ng 
binhi ni Abraham ang lupain, at nagsabi: “Tiyak na 
malalaman mo na ang iyong binhi ay magiging na- 


PAG-ALIS 


ninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila, at 
paglilingkuran nila ang mga ito, at tiyak na pipig- 
hatiin sila ng mga ito sa loob ng apat na raang taon. 
Ngunit ang bansa na paglilingkuran nila ay hahatu- 
lan ko, at pagkatapos ay lalabas sila taglay ang ma- 
raming pag-aari. . . . Ngunit sa ikaapat na salin- 
lahi ay babalik sila rito, sapagkat ang kamalian 
ng mga Amorita ay hindi pa nalulubos.”--Gen 
15:13-16. 

Maliwanag na ang pasimula ng 400-tadng yugto 
ng kapighatian ay kinailangang maghintay ng pag- 
litaw ng ipinangakong “binhi.” Bagaman mas maa- 
ga rito ay dumalaw si Abraham sa Ehipto noong 
isang panahon ng taggutom sa Canaan at duma- 
nas ng ilang suliranin sa Paraon doon, wala pa 
siyang anak noon. (Gen 12:10-20) Di-nagtagal ma- 
tapos magsalita ang Diyos tungkol sa 400 taon ng 
kapighatian, nang si Abraham ay 86 na taong gu- 
lang (noong taong 1932 B.C.E.), ang kaniyang Ehip- 
siyong alipin at babae ay nagsilang sa kaniya ng 
isang anak na lalaki, si Ismael. Ngunit pagkaraan ng 
14 na taon (1918 B.C.E.) ang malayang asawa ni Ab- 
raham na si Sara ay nagsilang sa kaniya ng isang 
anak na lalaki, si Isaac, at itinalaga ng Diyos ang 
anak na ito bilang ang isa na pagmumulan ng ipina- 
ngakong Binhi. Gayunman, hindi pa dumarating 
ang panahon ng Diyos upang ibigay kay Abraham 
o sa kaniyang binhi ang lupain ng Canaan, kung 
kaya sila, gaya ng inihula, ay naging ‘mga naninira- 
hang dayuhan sa lupain na hindi kanila.'---Gen 16: 
15, 16; 21:2-5: Heb 11:13. 

Panahon ng Pag-alis. Kung gayon, kailan 
nagsimula ang 400 taon ng kapighatian, at kailan ito 
nagwakas? Ayon sa tradisyong Judio, ang pagbilang 
ay nagsisimula sa kapanganakan ni Isaac. Ngunit 
ang aktuwal na katibayan ng kapighatian ay unang 
dumating nang araw na awatin sa suso si Isaac. Ipi- 
nakikita ng katibayan na ang kapighatian ay nagsi- 
mula noong 1913 B.C.E., nang si Isaac ay mga 5 ta- 
Ong gulang at si Ismael naman ay mga 19 na 
taon. Noon “pinasimulang usigin niyaong ipinanga- 
nak ayon sa laman [si Ismael] yaong ipinanganak 
ayon sa espiritu.” (Gal 4:29) Dahil sa paninibugho at 
pagkapoot, ang mestisong Ehipsiyong si Ismael ay 
nagsimulang “manukso" sa batang si Isaac, anupat 
higit pa ito kaysa sa pag-aaway lamang ng mga 
bata. (Gen 21:9) Inilalarawan ng ibang mga salin 
ang pagkilos ni Ismael bilang “panlilibak. (Yg, Ro, 
tlb) Ang kapighatian ng binhi ni Abraham ay nag- 
patuloy habang nabubuhay si Isaac. Bagaman pi- 
nagpala ni Jehova si Isaac noong siya'y malaki na, 
pinag-usig siya ng mga tumatahan sa Canaan at 
napilitan siyang magpalipat-lipat ng lugar dahil sa 
mga suliraning idinulot nila sa kaniya. (Gen 26:19- 
24, 27) Nang bandang huli, noong mga huling taon 


PAG-ALIS 


ng buhay ng anak ni Isaac na si Jacob, ang inihu- 
lang “binhi” ay pumaroon sa Ehipto upang doon ma- 
nahanan. Nang maglaon ay naging mga alipin sila 
roon. 


Ayon sa katibayan mula mismo sa 
Bibliya, ano ang petsa ng Pag-alis 
ng Israel mula sa Ehipto? 


Sa gayon, ang 400-taóng yugto ng kapigha- 
tian ay sumasaklaw mula 1913 B.C.E. hanggang 
1513 B.C.E. Isa rin itong yugto ng kagandahang- 
loob, o pagpaparaya ng Diyos, na ipinakita sa mga 
Canaanita, na ang isang pangunahing tribo ay mga 
Amorita. Pagsapit ng huling nabanggit na pet- 
sa ay malulubos ang kanilang kamalian; malinaw 
na Makikitang dapat silang patalsikin nang lubusan 
mula sa lupain. Bilang panimulang hakbang tungo 
sa gayong pagpapatalsik, ibabaling ng Diyos ang 
pansin niya sa kaniyang bayan sa Ehipto, anupat 
palalayain sila mula sa pagkaalipin at pasisimu- 
lan ang pagbalik nila sa Lupang Pangako.—Gen 
15:13-16. 

Ang 430-taóng yugto. Ang isa pang paraan 
ng pagkalkula ay binabanggit ng pananalita sa Exo- 
do 12:40, 41: “At ang pananahanan ng mga anak ni 
Israel, na nanahanan sa Ehipto, ay apat na raan at 
tatlumpung taon. At nangyari sa pagwawakas ng 
apat na raan at tatlumpung taon, nangyari nga sa 
mismong araw na ito na ang lahat ng hukbo ni Je- 
hova ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto.” Ang ta- 
lababa sa Exodo 12:40 (Rbi8) ay nagsasabi may 
kinalaman sa pananalitang “na nanahanan”: “Sa 
Hebreo ang pandiwang ito ay pangmaramihan. Ang 
panghalip na pamanggit na 'asher”, na, ay Maaa- 
ring ikapit sa ‘mga anak ni Israel” sa halip na sa 
"pananahanan.”” Isinasalin ng Griegong Septuagint 
ang talata 40 nang ganito: “Ngunit ang pananaha- 
nan ng mga anak ni Israel na kanilang itinahan sa 
lupain ng Ehipto at sa lupain ng Canaan [ay] apat 
na raan at tatlumpung taon.” Ang Samaritanong 
Pentateuch ay kababasahan: “. . . sa lupain ng Cana- 
an at sa lupain ng Ehipto.” Ang lahat ng mga saling 
ito ay nagpapahiwatig na ang 430-tadng yugto ay 
sumasaklaw sa isang mas mahabang yugto ng pa- 
nahon kaysa sa pananahanan ng mga Israelita sa 
Ehipto. 

Ipinakikita ng apostol na si Pablo na ang 430- 
taong yugtong ito (sa Exo 12:40) ay nagsimula 
noong panahong bigyang-bisa ang tipang Abra- 
hamiko at nagwakas noong panahon ng Pag-alis. 
Sinasabi ni Pablo: “Karagdagan pa, sinasabi ko ito: 
May kinalaman sa tipang [Abrahamiko na] binig- 
yang-bisa ng Diyos noong una, hindi ito pinawawa- 


554 


lang-bisa ng Kautusang umiral pagkaraan ng apat 
na raan at tatlumpung taon [noon mismong taon 
ng Pag-alis], upang mapawi ang pangako. ... ngu- 
nit may-kabaitan itong ibinigay ng Diyos kay Ab- 
raham sa pamamagitan ng isang pangako."---Gal 
3:16-18. 

Kung gayon, gaano kahabang panahon ang sak- 
law mula nang bigyang-bisa ang tipang Abrahami- 
ko hanggang noong manahanan ang mga Israelita 
sa Ehipto? Sa Genesis 12:4, 5 ay malalaman natin 
na si Abraham ay 75 ta6ng gulang nang lisanin niya 
ang Haran at tawirin ang Eufrates noong patu- 
ngo siya sa Canaan, na noong panahong iyon ay 
nagkabisa ang tipang Abrahamiko, ang pangakong 
binitiwan noon sa kaniya sa Ur ng mga Caldeo. 
Pagkatapos, batay sa impormasyong nauugnay sa 
talaangkanan na binanggit sa Genesis 12:4: 21:5; 
25:26: at sa pananalita ni Jacob sa Genesis 47:9, ma- 
kikita natin na may 215 taon sa pagitan ng pagbibi- 
gay-bisa sa tipang Abrahamiko at sa paglipat ni 
Jacob sa Ehipto kasama ang kaniyang pamilya. Ipa- 
kikita nito na ang mga Israelita ay aktuwal na nani- 
rahan sa Ehipto nang 215 taon (1728-1513 B.C.E). 
Ang bilang na ito ay kaayon ng ibang datos na nau- 
ugnay sa kronolohiya. 

Mula sa Pag-alis hanggang sa pagtatayo ng 
templo. Dalawa pang kronolohikal na ulat ang 
kasuwato ng pangmalas na ito at nagpapatunay 
rito. Sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng tem- 
plo noong kaniyang ikaapat na taon ng paghahari 
(1034 B.C.E.), at binabanggit ito sa 1 Hari 6:1 bilang 
ang “ikaapat na raan at walumpung taon” mula no- 
ong panahon ng Pag-alis (1513 B.C.E.). 

“Mga 450 taon.” Nariyan din ang diskurso ni 
Pablo sa mga taga-Antioquia ng Pisidia na nakau- 
lat sa Gawa 13:17-20 na doon ay tinutukoy niya 
ang isang yugto na “mga apat na raan at limam- 
pung taon.” Ang pagtalakay niya sa kasaysayan 
ng Israel ay nagsisimula sa panahon noong pili- 
in ng Diyos ang ating mga ninuno, samakatu- 
wid nga, mula nang panahong aktuwal na ipanga- 
nak si Isaac upang maging ang binhing ipinangako 
(1918 B.C.E.). (Tiyakang nasagot ng kapanganakan 
ni Isaac ang tanong hinggil sa kung sino ang kikila- 
lanin ng Diyos bilang ang binhi, isang tanong na pi- 
nag-alinlanganan dahil sa pagkabaog ni Sara.) Pag- 
katapos, pasimula sa puntong ito ay isinalaysay ni 
Pablo ang mga gawa ng Diyos alang-alang sa kani- 
yang piling bansa hanggang noong panahong 'big- 
yan sila ng Diyos ng mga hukom hanggang kay Sa- 
muel na propeta.” Samakatuwid, ang yugto na “mga 
apat na raan at limampung taon” ay sumasaklaw 
mula sa kapanganakan ni Isaac noong 1918 B.C.E. 
hanggang sa taong 1467 B.C.E., o 46 na taon pagka- 


555 


tapos ng Pag-alis noong 1513 B.C.E. (40 taon ang gi- 
nugol sa pagpapagala-gala sa ilang at 6 na taon na- 
man sa pananakop sa lupain ng Canaan). (Deu 2:7; 
Bil 9:1: 13:1,2, 6: Jos 14:6, 7, 10) Umaabot ito sa ka- 
buuang bilang na malinaw na tumutugma sa pagta- 
ya ng apostol na “mga apat na raan at limampung 
taon.” Samakatuwid, ang dalawang pananalitang ito 
na nauugnay sa kronolohiya ay parehong sumusu- 
porta sa tadng 1513 B.C.E. bilang ang taon ng Pag- 
alis at kasuwato rin ng kronolohiya ng Bibliya may 
kinalaman sa mga hari at mga hukom ng Isra- 
el.—Tingnan ang KRONOLOHIYA (Mula 1943 B.C.E. 
hanggang sa Pag-alis). 

Iba pang mga pangmalas. Ang petsang ito 
para sa Pag-alis, 1513 B.C.E., at pati na rin ang pe- 
tsa ng pagsalakay ng Israel sa Canaan at pagbagsak 
ng Jerico noong 1473 B.C.E., 40 taon pagkatapos ng 
Pag-alis, ay napakaaga para sa ilang kritiko, anupat 
ipinapalagay nilang naganap ang mga pangyaya- 
ring ito noon lamang ika-14 o ika-13 siglo B.C.E. 
Ngunit bagaman inilalagay ng ilang arkeologo ang 
pagbagsak ng Jerico sa ika-13 siglo B.C.E., ang 
konklusyon nilang ito ay hindi salig sa sinaunang 
makasaysayang mga dokumento o patotoo na may 
gayong diwa, kundi salig sa mga kagamitang luwad 
na natuklasan. Ang gayong pagkalkula sa mga yug- 
to ng panahon batay sa mga kagamitang luwad ay 
maliwanag na panghihinuha lamang, at ipinakikita 
ito ng ginawang pagsasaliksik sa Jerico. Matapos su- 
riin ng mga arkeologo ang mga natuklasan doon, 
magkakaibang konklusyon at pagpepetsa ang iniha- 
rap nila.--Tingnan ang ARKEOLOHIYA (Mga pagkaka- 
iba sa pagpepetsa): KRONOLOHIYA (Arkeolohikal na 
Pagpepetsa). 

Sa kaso rin ng mga Ehiptologo, nagtatakda sila ng 
magkakaibang petsa para sa mga dinastiya ng Ehip- 
to na siglu-siglo ang layo ng mga petsa sa isa't isa, 
kung kaya hindi magamit ang mga ito para sa alin- 
mang espesipikong yugto. Dahil dito, imposibleng 
tukuyin nang tiyakan kung sino ang Paraon noong 
panahon ng Pag-alis, na ayon sa ilan ay si Thutmo- 
se III, at ayon naman sa iba ay si Amenhotep II, si 
Ramses II, at iba pa, ngunit lahat ng palagay na ito 
ay walang matibay na saligan. 

Autentisidad ng Ulat ng Pag-alis. Tinatang- 
gihan ng ilan ang ulat ng Pag-alis sa dahilang hindi 
gumawa ng anumang rekord tungkol sa Pag-alis 
ang mga Paraon ng Ehipto. Ngunit hindi naman ito 
kataka-taka, sapagkat ang mga hari noong mas ma- 
kabagong mga panahon ay nagtala lamang ng ka- 
nilang mga tagumpay at hindi ng kanilang mga 
pagkatalo at madalas nilang sinikap burahin ang 
anumang ulat na salungat sa kanilang imahe o sa 
imahe ng bayan o sa ideolohiya na sinisikap nilang 


PAG-ALIS 


itimo sa taong-bayan. Maging nitong kalilipas na 
mga panahon, tinangka ng ilang tagapamahala na 
pawiin ang mga gawa at mga reputasyon ng kani- 
lang mga hinalinhan. Anumang itinuturing na ka- 
hiya-hiya o di-kanais-nais ay hindi itinatala sa mga 
inskripsiyong Ehipsiyo o inaalis sa lalong madaling 
panahon. Halimbawa, ipinatanggal ng kahalili ni 
Reyna Hatshepsut, si Thutmose III, ang pangalan at 
wangis ng reyna mula sa rekord ng isang batong 
bantayog na natuklasan sa Deir al-Bahri sa Ehipto. 
--Tingnan ang Archaeology and Bible History, ni 
J. P. Free, 1964, p. 98 at ang larawang katapat ng 
p. 94. 

Si Manetho, isang saserdoteng Ehipsiyo na mali- 
wanag na napopoot sa mga Judio, ay sumulat sa 
wikang Griego noong mga 280 B.C.E. Sinipi ng 
Judiong istoryador na si Josephus ang sinabi ni 
Manetho na ang mga ninuno ng mga Judio ay “pu- 
masok sa Ehipto nang laksa-laksa at sinupil ang 
mga tumatahan doon,” at saka sinabi ni Josephus 
na si Manetho ay “umamin na pagkatapos nito ay 
pinalayas ang mga ito mula sa bansa, nanirahan sa 
tinatawag ngayon na Judaea, itinatag ang Jerusa- 
lem, at itinayo ang templo.”---Against Apion, I, 228 
(26). 

Bagaman sa pangkalahatan ay lubhang di-maka- 
saysayan ang ulat ni Manetho, kapansin-pansing bi- 
nanggit niya na ang mga Judio ay nakarating sa 
Ehipto at lumabas doon, at sa iba pang mga akda, 
ayon kay Josephus, iniuugnay niya si Moises kay 
Osarsiph, isang saserdoteng Ehipsiyo, anupat nag- 
papahiwatig na, bagaman hindi iniuulat ng mga 
bantayog sa Ehipto ang bagay na ito, ang mga Ju- 
dio ay naroon noon sa Ehipto at si Moises ang kani- 
lang lider. Tinukoy ni Josephus ang isa pang Ehip- 
siyong istoryador, si Chaeremon, na nagsabing sina 
Jose at Moises ay magkasabay na pinalayas mula sa 
Ehipto: binabanggit din ni Josephus ang isang Ly- 
simachus na naglahad ng isang kahawig na kuwen- 
to.-- Against Apion, l, 228, 238 (26): 288, 290 (32): 
299 (33): 304-311 (34). 

Ang Bilang ng mga Kasama sa Pag-alis. Sa 
Exodo 12:37, itinala ang buong bilang na 600,000 
"“matitipunong lalaki na naglalakad” bukod pa sa 
“maliliit na bata.” Sa aktuwal na sensus na kinuha 
mga isang taon pagkatapos ng Pag-alis, gaya ng na- 
kaulat sa Bilang 1:2, 3, 45, 46, ang bilang nila ay 
603,550 lalaki mula 20 taong gulang pataas bukod 
pa sa mga Levita (Bil 2:32, 33), na sa mga ito ay may 
22,000 lalaki mula sa gulang na isang buwan pata- 
as. (Bil 3:39) Hindi kasama ang mga babae sa ter- 
minong Hebreo na gevarim” (matitipunong lalaki). 
(Ihambing ang Jer 30:6.) Ang “maliliit na bata” ay 
mula sa Hebreong taph at tumutukoy sa isa na lu- 
malakad nang patiyad. (Ihambing ang Isa 3:16.) 


PAG-ALIS 


Ang karamihan sa ganitong “maliliit na bata” ay ka- 
ilangang buhatin o kung hindi man ay hindi maka- 
lalakad sa buong haba ng paglalakbay. 

“Sa ikaapat na salinlahi.” Dapat nating tan- 
daan na sinabi ni Jehova kay Abraham na sa ikaa- 
pat na salinlahi ay babalik sa Canaan ang kaniyang 
mga inapo. (Gen 15:16) Sa buong 430 taon mula 
nang panahong magkabisa ang tipang Abrahamiko 
hanggang sa Pag-alis ay nagkaroon ng mahigit sa 
apat na salinlahi, kahit isaalang-alang pa na maha- 
ba ang buhay nila noon, ayon sa ulat. Ngunit ang 
mga Israelita ay aktuwal na nasa Ehipto nang 215 
taon lamang. Ang “apat na salinlahi” pagkatapos ni- 
lang pumasok sa Ehipto ay maaaring kalkulahin sa 
ganitong paraan, na ginagamit na halimbawa ang 
isa lamang tribo ng Israel, ang tribo ni Levi: (1) Levi, 
(2) Kohat, (3) Amram, at (4) Moises.--Exo 6:16, 
18, 20. 

Ang bilang ng umahon mula sa Ehipto, samaka- 
tuwid nga, 600,000 matitipunong lalaki bukod pa sa 
mga babae at mga bata, ay nangangahulugan na 
maaaring mahigit pa sa tatlong milyon katao ang 
lumabas. Bagaman tinututulan ng ilan, ito ay maka- 
tuwiran. Sapagkat, bagaman mayroon lamang apat 
na salinlahi mula kay Levi hanggang kay Moises, ka- 
pag minalas mula sa punto de vista ng lawig ng bu- 
hay ng mga lalaking ito na nabuhay nang maha- 
bang panahon, bawat isa sa mga lalaking ito ay 
maaaring nakakita na ng ilang salinlahi o ilang he- 
nerasyon ng mga bata na ipinanganak noong siya'y 
nabubuhay. Maging sa kasalukuyang panahon, ang 
isang tao na 60 o 70 taong gulang ay madalas na 
may mga apo na at maaari pa ngang may mga apo 
na sa tuhod (sa gayon ay apat na salinlahi ang sa- 
bay-sabay na nabubuhay). 

Napakabilis na pagdami. [Inilalahad ng ulat: 
“At ang mga anak ni Israel ay naging palaanakin at 
nagsimulang kumapal ang bilang, at patuloy silang 
dumarami at lumalakas nang napakabilis, anupat 
ang lupain ay napuno nila.” (Exo 1:7) Sa katunayan, 
lubha silang dumami anupat sinabi ng hari ng 
Ehipto: “Narito! Ang bayan ng mga anak ni Israel ay 
higit na marami at mas malakas kaysa sa atin.” 
“Ngunit habang lalo pa nila silang sinisiil ay lalo pa 
silang dumarami at lalo pa silang lumalaganap, 
kung kaya nakadama sila ng nakapanlulumong ta- 
kot dahilan sa mga anak ni Israel.” (Exo 1:9, 12) 
Gayundin, kung iisipin natin na ang poligamya, 
kasama ang pagkakaroon ng mga babae, o mga pa- 
ngalawahing asawa, ay pinahihintulutan noon at na 
ang ilang Israelita ay nag-asawa ng mga babaing 
Ehipsiyo, makikita natin kung paano nangyari na 
dumami sila anupat nagkaroon ng populasyon na 
600,000 adultong lalaki. 


556 


Pitumpung kaluluwa mula sa mismong sambaha- 
yan ni Jacob ang bumaba sa Ehipto o ipinanganak 
doon di-nagtagal pagkatapos nito. (Gen 46) Kung 
hindi natin isasama si Jacob, ang kaniyang 12 anak 
na lalaki, ang kaniyang anak na babae na si Dina, 
ang kaniyang apong babae na si Sera, ang tatlong 
anak ni Levi, at posibleng ang iba pa mula sa bilang 
ng mga ulo ng pamilya na nagsimulang dumami sa 
Ehipto, baka 50 lamang sa 70 ang matitira. (Hindi 
kasama ang mga anak ni Levi yamang hindi isina- 
ma ang mga Levita sa mas huling bilang na 603,- 
550.) Kaya kung magsisimula tayo sa katamtamang 
bilang na 50 ulo ng pamilya at isasaalang-alang ang 
sinabi ng Bibliya na “ang mga anak ni Israel ay na- 
ging palaanakin at nagsimulang kumapal ang bi- 
lang: at patuloy silang dumarami at lumalakas nang 
napakabilis, anupat ang lupain ay napuno nila” (Exo 
1:7), madali nating maipakikita kung paanong po- 
sible na 600,000 lalaki na nasa edad ng pagsusun- 
dalo, sa pagitan ng 20 at 50 taong gulang, ang 
nabubuhay noong panahon ng Pag-alis. Isaalang- 
alang ang sumusunod: 

Dahil malalaki ang mga pamilya noon at nais ng 
mga Israelita na magkaroon ng mga anak upang 
matupad ang pangako ng Diyos, makatuwirang ipa- 
lagay na sa katamtaman, ang bawat lalaking ulo ng 
pamilya ay nagkaroon ng sampung anak (anupat 
mga kalahati nito ay mga lalaki) noong siya'y nasa 
pagitan ng 20 at 40 taong gulang. Bilang palugit, 
maaari nating ipalagay na ang bawat isa sa orihinal 
na 50 na naging mga ulo ng pamilya ay nagsimu- 
lang magkaanak pagkaraan ng 25 taon mula nang 
pumasok sila sa Ehipto. At, yamang dahil sa kama- 
tayan o iba pang mga kalagayan ay maaaring hindi 
magkaanak ang ilang anak na lalaki, o maaaring 
mapigilan ang kanilang pag-aanak bago sila suma- 
pit sa 40 taong gulang na itinakda natin, maaari rin 
nating bawasan ng 20 porsiyento ang bilang ng 
mga lalaking ipinanganak na naging mga ama. Sa 
simpleng pananalita, ito'y nangangahulugan na sa 
isang yugto na 20 taon, 200 anak na lalaki lamang, 
sa halip na 250, ang ipinanganak sa 50 orihinal na 
ulo ng pamilya na itinakda natin na magkakaroon 
ng sarili nilang mga pamilya. 

Ang batas ni Paraon. Isa pang salik ang ma- 
aari nating isaalang-alang: ang batas ni Paraon na 
patayin ang lahat ng batang lalaki pagkasilang ng 
mga ito. Ang batas na ito ay waring hindi naging 
mabisa at panandalian lamang. Si Aaron ay ipina- 
nganak tatlong taon bago isinilang si Moises (o no- 
ong 1597 B.C.E.), at lumilitaw na walang gayong ba- 
tas na ipinatutupad noon. Tiyakang sinasabi ng 
Bibliya na hindi gaanong nagtagumpay ang batas ni 
Paraon. Ang utos ng hari ay hindi sinunod ng mga 
babaing Hebreo na sina Sipra at Pua, malamang na 


557 


mga nangunguna sa propesyon ng mga komadrona 
at nangangasiwa sa kanilang mga kasamahan. Lu- 
militaw na hindi nila tinagubilinan ang mga komad- 
rona na gawin ang iniuutos sa kanila. Ang resulta: 
“Ang bayan ay patuloy pang dumami at lubhang 
lumakas.” Nang magkagayon ay iniutos ni Paraon sa 
kaniyang buong bayan na itapon sa ilog ng Nilo ang 
bawat bagong-silang na Israelitang batang lalaki. 
(Exo 1:15-22) Ngunit waring hindi naman ganoon 
katindi ang pagkapoot ng mga Ehipsiyo sa mga 
Hebreo. Iniligtas pa nga ng mismong anak na babae 
ni Paraon si Moises. Muli, maaaring di-nagtagal ay 
napag-isip-isip ni Paraon na mawawalan siya ng 
mapapakinabangang mga alipin kung patuloy na 
ipatutupad ang kaniyang batas. Alam natin na, 
nang maglaon, tumanggi ang Paraong namamaha- 
la noong panahon ng Pag-alis na payaunin ang mga 
Hebreo sa mismong dahilan na mahalaga sila sa ka- 
niya bilang mga aliping trabahador. 

Gayunman, upang maging mas katamtaman pa 
ang ating pagtaya, maaari nating bawasan ng halos 
isang katlo ang bilang ng mga batang lalaki na 
nakaligtas sa loob ng isang yugtong limang taon 
upang kumatawan sa posibleng mga epekto ng di- 
matagumpay na utos ni Paraon. 

Isang kalkulasyon. Ibigay man ang lahat ng 
palugit na ito, napakabilis pa rin ng magiging pag- 
dami ng populasyon, bukod pa sa nasa kanila ang 
pagpapala ng Diyos. Ang bilang ng mga batang ipi- 
nanganak sa loob ng bawat yugto na limang taon 
mula at pagkatapos ng 1563 B.C.E. (samakatuwid 
nga, 50 taon bago ang Pag-alis) hanggang noong 
1533 (o 20 taon bago ang Pag-alis) ay magiging 
gaya ng sumusunod: 


PAGLAKI NG POPULASYON NG KALALAKIHAN 


ace Nana 
1563 hanggang 1558 47,350 
1558 hanggang 1553 62,300 
1553 hanggang 1548 81,800 
1548 hanggang 1543 103,750 
1543 hanggang 1538 133,200 
1538 hanggang 1533 172,250 


Kabuuan 600,650" 


“Ipinapalagay na populasyon ng kalalakihan mula 
sa edad na 20 hanggang 50 noong panahon ng 
Pag-alis (1513 B.C.E.) 


Mapapansin na kahit ang isang maliit na pagba- 
bago sa paraan ng pagkukuwenta, halimbawa, kung 
daragdagan ng isa ang katamtamang bilang ng mga 
anak na lalaki na ipinanganganak sa bawat magu- 


PAG-ALIS 


lang na lalaki, ay magpaparami sa bilang na ito 
hanggang sa mahigit na isang milyon. 


Ano ang ipinahihiwatig ng bilang 
ng mga tao na umalis sa Ehipto 
sa pangunguna ni Moises? 


Bukod sa 600,000 matitipunong lalaki na binang- 
git sa Bibliya, lumabas ding kasama nila ang isang 
malaking bilang ng matatandang lalaki, isang mas 
malaki pang bilang ng mga babae at mga bata, at 
“isang malaking haluang pangkat” ng mga di-Israe- 
lita. (Exo 12:38) Kaya ang kabuuang populasyon na 
umahon mula sa Ehipto ay posibleng mahigit sa tat- 
long milyon katao. Hindi kataka-taka na ayaw na 
ayaw ng mga maharlikang Ehipsiyo na payaunin 
ang gayon kalaking pangkat ng mga alipin. Dahil 
dito ay nawalan sila ng isang kapaki-pakinabang na 
kayamanang pang-ekonomiya. 

Sa pangkat nila ay may nakatatakot na bilang ng 
mga lalaking mandirigma anupat pinatototohanan 
ito ng ulat ng Bibliya: “Ang Moab ay lubhang nata- 
kot sa bayan, sapagkat marami sila; at ang Moab ay 
nakadama ng nakapanlulumong takot sa mga anak 
ni Israel.” (Bil 22:3) Sabihin pa, ang isang dahilan ng 
pagkatakot ng mga Moabita ay ang mga kababalag- 
hang ginawa ni Jehova para sa Israel, ngunit ang isa 
pang dahilan ay ang kanilang napakalaking bilang, 
na hindi maaaring sabihin kung sila ay iilang libo 
lamang. Ang totoo, bahagya lang ang ipinagbago 
ng bilang ng populasyon ng Israel noong panahon 
ng paglalakbay sa ilang dahil napakarami ng nama- 
tay sa ilang bilang resulta ng kawalang-katapatan. 
- Bil 26:2-4, 51. 

Sa sensus na kinuha di-nagtagal pagkatapos ng 
Pag-alis, ang mga Levita ay binilang nang bukod, at 
yaong mga mula sa gulang na isang buwan pataas 
ay may bilang na 22,000. (Bil 3:39) Maaaring buma- 
ngon ang tanong kung bakit ang lahat ng iba pang 
12 tribo ay mayroon lamang 22,273 panganay na 
lalaki mula sa gulang na isang buwan pataas. (Bil 
3:43) Madali itong mauunawaan kung isasaalang- 
alang ang mga ito: ang mga ulo ng pamilya ay hin- 
di binilang, dahil sa poligamya, maaaring magkaro- 
on ang isang lalaki ng maraming anak na lalaki 
ngunit iisa lamang ang panganay, at ang binilang 
ay ang panganay na anak na lalaki ng isang lalaki at 
hindi ng babae. 

Mga Isyung Nasasangkot. Alinsunod sa pa- 
ngako ng Diyos kay Abraham, ang Kaniyang tak- 
dang panahon ay dumating na upang iligtas Niya 
ang bansang Israel mula sa “hurnong bakal” ng 
Ehipto. Itinuring ni Jehova ang Israel bilang kani- 
yang panganay na anak salig sa pangako niya kay 
Abraham. Nang bumaba si Jacob sa Ehipto kasama 


PAG-ALIS 


ang kaniyang sambahayan, pumaroon siya nang 
kusang-loob ngunit nang maglaon ay naging mga 
alipin ang kaniyang mga inapo. Bilang isang bansa, 
mahal sila ni Jehova gaya ng isang panganay na 
anak, at si Jehova ay may legal na karapatang ilabas 
sila mula sa Ehipto nang walang halagang kabaya- 
ran.--Deu 4:20; 14:1, 2; Exo 4:22, 19:5, 6. 

Bilang pagsalansang sa layunin ni Jehova, ayaw 
ni Paraon na mawala sa kaniya ang malaking ban- 
sang iyon ng mga aliping manggagawa. Bukod di- 
yan, nang lapitan ni Moises si Paraon taglay ang ka- 
hilingan sa pangalan ni Jehova na payaunin ang 
mga Israelita upang makapagdiwang sila ng isang 
kapistahan para sa Kaniya sa ilang, sumagot ito: 
“Sino si Jehova, anupat susundin ko ang kaniyang ti- 
nig upang payaunin ang Israel? Hindi ko kilala si Je- 
hova.” (Exo 5:2) Itinuturing ni Paraon ang kaniyang 
sarili na isang diyos at hindi niya kinilala ang awto- 
ridad ni Jehova, bagaman tiyak na maraming beses 
na niyang narinig na ginamit ng mga Hebreo ang 
pangalang iyon. Matagal nang alam ng bayan ni Je- 
hova ang kaniyang pangalan, tinawag pa nga ni Ab- 
raham na Jehova ang Diyos.---Gen 2:4, 15:2. 

Ang isyung ibinangon dito ng saloobin at mga 
pagkilos ni Paraon ay hinggil sa pagka-Diyos. Kina- 
ilangan ngayon ng Diyos na Jehova na itaas ang ka- 
niyang sarili nang higit kaysa sa mga diyos ng 
Ehipto, kabilang na si Paraon, na itinuturing na 
isang diyos. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng 
pagpapasapit ng Sampung Salot sa Ehipto, na na- 
ging dahilan upang palayain ang Israel. (Tingnan 
ang Diyos AT DiyosA, MGA [Ang Sampung Salot].) 
Noong panahon ng huling salot, ang pagkamatay 
ng mga panganay, inutusan ang mga Israelita na 
maging handang lumabas ng Ehipto sa hapunan ng 
Paskuwa. Bagaman apurahan ang kanilang pagla- 
bas, anupat pinagmadali sila ng mga Ehipsiyo, na 
nagsabi, “Kaming lahat ay para na ring patay!” hin- 
di sila lumabas na walang dala. (Exo 12:33) Dinala 
nila ang kanilang mga bakahan at mga kawan, ang 
kanilang masang harina bago pa iyon kumasim, at 
ang mga masahan nila. Bukod pa rito, ipinagkaloob 
ng mga Ehipsiyo sa Israel ang anumang hingin 
nila, anupat binigyan sila ng mga kagamitang pilak 
at mga kagamitang ginto at mga kasuutan. Ga- 
yunman, hindi ito pagnanakaw sa mga Ehipsiyo. 
Wala silang karapatang alipinin ang Israel, kaya da- 
pat nilang ibigay ang kabayaran ng bayan.---Exo 
12:34-38. 

“Isang malaking haluang pangkat” ang lumabas 
na kasama ng Israel. (Exo 12:38) Ang mga ito ay pa- 
wang mananamba ni Jehova, sapagkat kailangang 
nakahanda na silang umalis kasama ng Israel ha- 
bang inililibing ng mga Ehipsiyo ang kanilang mga 
patay. Ipinagdiwang nila ang Paskuwa, dahil kung 


558 


hindi ay malamang na abala sila sa mga ritwal ng 
Ehipto para sa pagdadalamhati at paglilibing. Ma- 
aaring ang ibang kabilang sa pangkat na ito ay 
mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa mga Israe- 
lita sa pamamagitan ng pag-aasawa. Halimbawa, 
maraming lalaking Israelita ang nag-asawa ng mga 
babaing Ehipsiyo, at may mga babaing Israelita na 
nag-asawa ng mga lalaking Ehipsiyo. Isang halim- 
bawa nito ay ang taong pinatay sa ilang dahil sa 
paglapastangan sa pangalan ni Jehova. Siya ay anak 
ng isang lalaking Ehipsiyo at ang kaniyang ina ay si 
Selomit na mula sa tribo ni Dan. (Lev 24:10, 11) Ma- 
papansin din na nagbigay si Jehova ng permanen- 
teng mga tagubilin may kinalaman sa mga kahili- 
ngan sa mga naninirahang dayuhan at mga alipin 
upang makakain ang mga ito ng Paskuwa kapag du- 
mating na ang Israel sa Lupang Pangako.---Exo 12: 
25, 43-49. 

Ruta ng Pag-alis. Malamang na nasa iba't 
ibang lokasyon ang mga Israelita nang magsimula 
silang humayo palabas ng Ehipto, anupat sa pasi- 
mula ay hindi iisang malaking kalipunan. Ang iba 
ay maaaring sumama sa pangunahing kalipunan 
ng mga humahayo nang dumaan ang mga ito 
sa kinaroroonan nila. Ang pasimula ay sa Rame- 
ses, maaaring ang lunsod o isang distrito na may 
gayong pangalan, anupat ang unang bahagi ng 
paglalakbay ay hanggang sa Sucot. (Exo 12:37) 
Iminumungkahi ng ilang iskolar na, habang nagsi- 
simulang humayo si Moises mula sa Rameses, ang 
mga Israelita ay nanggaling sa iba't ibang bahagi 
ng lupain ng Gosen at nagtagpo sa Sucot.---MAPA, 
Tomo 1, p. 536. 

Bagaman ang mga Israelita ay apurahang umalis 
sa Ehipto, anupat pinagmadali ng mga Ehipsiyo, na- 
ging organisado pa rin ang kanilang pag-alis: “Ngu- 
nit ang mga anak ni Israel ay nasa hanay ng paki- 
kipagbaka nang umahon mula sa lupain ng Ehipto,” 
samakatuwid nga, posibleng tulad ng isang hukbo 
na may limang bahagi, anupat may bantay sa una- 
han, bantay sa likuran, pangunahing kalipunan, at 
dalawang pangkat na panggilid. Bukod sa mahusay 
na pangunguna ni Moises, pinangunahan din sila ni 
Jehova mismo, mula pa noong nagkakampo sila sa 
Etham, sa pamamagitan ng paglalaan ng isang ha- 
liging ulap upang patnubayan sila sa araw, na nagi- 
ging isang haliging apoy upang magbigay sa kanila 
ng liwanag sa gabi.---Exo 13:18-22. 

Ang pinakamaikling ruta ay sa tuyong lupa na 
mga 400 km (250 mi) mula sa bandang H ng Mem- 
fis hanggang sa Lakis sa Lupang Pangako. Ngunit 
kapag sa rutang iyon dumaan ang mga Israelita, 
daraan sila sa baybayin ng Mediteraneo at sa kaha- 
baan ng lupain ng mga Filisteo. Noong mga pana- 
hong nagdaan, ang kanilang mga ninuno na sina 


559 


Abraham at Isaac ay nagkaproblema sa mga Filis- 
teo. Palibhasa'y alam ng Diyos na baka masiraan 
sila ng loob kung sasalakayin sila ng mga Filisteo, 
yamang wala silang kabatiran sa pakikidigma at 
dahil kasama nila ang kanilang mga pamilya at 
mga kawan, ipinag-utos niya na ang Israel ay bu- 
malik at magkampo sa harap ng Pihahirot sa pagi- 
tan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal-zepon. 
Doon ay nagkampo sila sa tabi ng dagat.---Exo 14: 
1,2. 

Ang eksaktong rutang tinahak ng mga Israelita 
mula sa Rameses hanggang sa Dagat na Pula ay 
hindi matatalunton nang may katiyakan sa ngayon, 
yamang hindi na tiyakang matukoy ang mga lugar 
na binanggit sa ulat. Ipinakikita ng karamihan sa 
mga reperensiyang akda na tumawid sila sa lugar 
na tinatawag na Wadi Tumilat sa rehiyon ng Delta 
sa Ehipto. Gayunman, ito'y batay sa palagay na ang 
Rameses ay nasa HS sulok ng rehiyon ng Delta. 
Ngunit gaya ng sinabi ng Propesor ng Ehiptolohiya 
na si John A. Wilson: “Nakalulungkot, hindi nagka- 
kasundo ang mga iskolar kung saan ang eksaktong 
lokasyon ng Rameses. Ang mga Paraon na nagnga- 
ngalang Ramses, lalo na si Ramses II, ay nagpanga- 
lan ng maraming bayan sa kanilang sarili. Karag- 
dagan pa, may mga pagtukoy sa lunsod na ito sa 
mga nahukay sa mga bayan ng Delta na hindi tiya- 
kang makapag-aangkin na siyang lokasyon nito.” 
-- The Interpreter's Dictionary of the Bible, inedit ni 
G. Buttrick, 1962, Tomo 4, p. 9. 

Iba't ibang dako na ang iminungkahi, pansaman- 
talang tinanggap ng karamihan, at pagkatapos ay 
tinanggihan upang suportahan ang ibang posib- 
leng lokasyon. Ang lugar ng Tanis (makabagong 
San el-Hagar) na 56 na km (35 mi) sa TK ng lun- 
sod ng Port Said sa baybayin ng Mediteraneo ay po- 
pular, ngunit gayundin ang Qantir, na mga 20 km 
(12 mi) sa mas dako pang T. Kung tungkol sa unang 
lugar, ang Tanis, mapapansin na itinatala ng isang 
tekstong Ehipsiyo ang Tanis at (Per-)Rameses bi- 
lang magkahiwalay na mga dako, hindi iisa, at na 
ang ilan sa mga bagay na nahukay sa Tanis ay nag- 
bibigay ng katibayan na nagmula ang mga ito sa 
ibang mga dako. Kaya naman sinabi pa ni John A. 
Wilson na “walang garantiya na ang mga inskripsi- 
yon na nagtataglay ng pangalang Rameses ay ori- 
hinal na nagmula roon.” Kung tungkol sa Tanis at 
Qantir, masasabing ang mga inskripsiyong may ki- 
nalaman kay Ramses II na natagpuan sa mga lugar 
na ito ay nagpapakita lamang ng kaugnayan sa Pa- 
raong iyon, ngunit hindi nagpapatunay na ang alin- 
man sa mga lugar ay ang Raamses sa Bibliya 
na itinayo ng mga Israelita bilang imbakang dako 
bago pa man ang kapanganakan ni Moises. (Exo 
1:11) Gaya ng ipinakikita sa artikulong RAAMSES, 


PAG-ALIS 


Rameses, kakaunting katibayan ang sumusuporta 
sa pangmalas na si Ramses II ang Paraon noong pa- 
nahon ng Pag-alis. 

Ang rutang bumabagtas sa Wadi Tumilat ay pina- 
paboran din dahil sa popular na makabagong teori- 
ya na ang pagtawid sa Dagat na Pula ay hindi aktu- 
wal na naganap sa Dagat na Pula kundi sa isang 
lugar sa dakong H nito. Itinataguyod pa nga ng ilang 
iskolar na ang pagtawid ay naganap sa Lawa ng Ser- 
bonis, o malapit dito, na nasa baybayin ng Medite- 
raneo, anupat pagkalabas mula sa Wadi Tumilat ay 
lumiko ang mga Israelita sa H sa direksiyon ng bay- 
bayin. Ang pangmalas na ito ay tuwirang sumasa- 
lungat sa espesipikong pananalita sa Bibliya na ina- 
kay ng Diyos ang mga Israelita palayo sa ruta na 
patungo sa lupain ng mga Filisteo. (Exo 13:17, 18) 
Pinapaboran din ng iba ang isang ruta na dumara- 
an sa Wadi Tumilat ngunit sinasabi nila na ang isi- 
nagawang pagtawid sa “dagat” ay sa rehiyon ng Bit- 
ter Lakes sa H ng Suez. 

Dagat na Pula, hindi dagat ng mga tambo.’ 
Ang huling pangmalas na ito ay salig sa argu- 
mento na ang Hebreong yam-suph' (isinaling “Da- 
gat na Pula”) ay literal na nangangahulugang “da- 
gat ng mga hungko, o, mga tambo, mga bulrush,” 
at samakatuwid ay tumawid ang mga Israelita, hin- 
di sa sanga ng Dagat na Pula na tinatawag na Gul- 
po ng Suez, kundi sa isang dagat ng mga tambo, 
isang latiang dako na gaya ng rehiyon ng Bitter 
Lakes. Gayunman, dahil sa ganitong paniniwala, 
hindi sila kaisa ng mga tagapagsalin ng sinaunang 
Griegong Septuagint, na nagsalin sa yam-suph' tu- 
ngo sa pangalang Griego na erythra' tha'lassa, lite- 
ral na nangangahulugang “Dagat na Pula.” Ngunit 
ang mas mahalaga, ginamit kapuwa ni Lucas, na 
manunulat ng Mga Gawa (sa pagsipi kay Esteban), 
at ng apostol na si Pablo ang mismong pangalang 
Griegong ito nang inilalahad ang mga pangyayari 
noong panahon ng Pag-alis.--Gaw 7:36, Heb 11:29, 
tingnan ang DAGAT NA PULA. 

Karagdagan pa, hindi kakailanganin ang isang 
malaking himala kung isang latian lamang ang ti- 
nawid, at ang mga Ehipsiyo ay hindi maaaring 'ma- 
lulon' sa Dagat na Pula nang “ang dumadaluyong na 
tubig ay tumabon sa kanila” anupat lumubog sila “sa 
kalaliman tulad ng isang bato.” (Heb 11:29, Exo 
15:5) Ang kamangha-manghang himalang ito ay 
hindi lamang tinukoy nina Moises at Josue nang da- 
kong huli kundi sinabi rin ng apostol na si Pablo na 
ang mga Israelita ay nabautismuhan kay Moises sa 
pamamagitan ng ulap at ng dagat. Ipinahiwatig nito 
na lubusan silang napalibutan ng tubig, anupat ang 
dagat ay nasa magkabilang panig at ang ulap ay 
nasa ibabaw at likuran nila. (1Co 10:1, 2) Ipahihiwa- 
tig din nito na ang tinawid na katubigan ay higit na 


PAG-ALIS 


mas malalim kaysa sa isang katubigang malalaka- 
ran. 

Ang ruta ng Pag-alis ay pangunahin nang depen- 
de sa dalawang salik: kung nasaan ang kabisera ng 
Ehipto noong panahong iyon, at kung alin ang katu- 
bigan na tinawid. Yamang ginamit ng kinasihang 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ang pananalitang 
“Dagat na Pula,” lubos tayong makapaniniwala na 
iyon ang katubigang tinawid ng Israel. Kung tung- 
kol sa kabisera ng Ehipto, ang pinakaposibleng lo- 
kasyon ay ang Memfis, ang pangunahing sentro ng 
pamahalaan sa kalakhang bahagi ng kasaysayan ng 
Ehipto. (Tingnan ang MEMFIs.) Kung gayon nga, 
malamang na ang dako kung saan nagsimula ang 
Pag-alis ay di-kalayuan sa Memfis anupat si Moises 
ay naipatawag sa harap ni Paraon pagkalampas ng 
hatinggabi noong gabi ng Paskuwa at pagkatapos ay 
nakarating agad sa Rameses upang pasimulan ang 
paghayo patungong Sucot bago matapos ang ika-14 
na araw ng Nisan. (Exo 12:29-31, 37, 41, 42) Ang pi- 
nakamatandang tradisyong Judio, na iniulat ni Jo- 
sephus, ay nagsasabing nagsimula ang paghayo di- 
kalayuan sa H ng Memfis.--Jewish Antiquities, IL, 
315 (xv, 1). 

Ang isang ruta na bumabagtas sa Wadi Tumilat 
ay napakalayo sa dakong H ng Memfis anupat hindi 
magiging posible ang nabanggit na mga kalagayan. 
Sa dahilang ito, iminumungkahi ng maraming mas 
naunang komentarista ang isa sa mga kilalang ruta 
“ng mga peregrino” na dumaraan sa Ehipto, gaya ng 
ruta ng el Haj na nagmumula sa Cairo patawid sa 
Suez (sinaunang Clysma, nang dakong huli ay Kol- 
sum) sa bukana ng Gulpo ng Suez. 


Saan nahati ang Dagat na Pula 
upang makatawid ang Israel? 


Dapat pansinin na nang marating nila ang ikala- 
wang bahagi ng kanilang paglalakbay, sa Etham “sa 
gilid ng ilang,” iniutos ng Diyos kay Moises na “bu- 
malik sila at magkampo sa harap ng Pihahirot ... sa 
tabi ng dagat.” Dahil sa pagkilos na ito, aakalain ni 
Paraon na ang mga Israelita ay “nagpapagala-gala 
... dahil sa kalituhan.” (Exo 13:20, 14:1-3) Ayon sa 
mga iskolar na mas pabor sa ruta ng el Haj, ang 
pandiwang Hebreo para sa “bumalik” ay mariin at 
hindi basta nangangahulugang “lumihis,” kundi hi- 
git na nangangahulugan ng pagbuwelta o ng mali- 
wanag na pag-iba ng daan. Iminumungkahi nila na 
pagdating sa isang dako sa H ng bukana ng Gul- 
po ng Suez, binaligtad ng mga Israelita ang kanilang 
hanay ng paghayo at lumigid patungo sa S panig ng 
Jebel “Atagah, isang kabundukan na kahangga ng K 
panig ng Gulpo. Ang isang malaking hukbo, na gaya 
ng mga Israelita, ay hindi mabilis na makaalis mula 


560 


sa gayong posisyon kung tutugisin mula sa H, at sa 
gayon ay masusukol sila anupat nakaharang ang 
dagat sa daraanan nila. 

Gayon ngang larawan ang inihaharap ng tradis- 
yong Judio noong unang siglo C.E. (Tingnan ang PI- 
HAHIROT.) Ngunit, higit na mahalaga, ang gayong 
situwasyon ay tumutugma sa pangkalahatang lara- 
wan na ipinakikita sa Bibliya mismo, samantalang 
hindi tumutugma rito ang popular na mga pang- 
malas ng maraming iskolar. (Exo 14:9-16) Lumili- 
taw na ang pagtawid ay malayo mula sa bukana ng 
Gulpo (o kanlurang sanga ng Dagat na Pula) anu- 
pat ang mga hukbo ni Paraon ay hindi basta maka- 
liligid sa dulo ng Gulpo at madaling makararating 
sa mga Israelita na nasa kabilang panig.---Exo 14: 
22, 23. 

Nagbago ang isip ni Paraon tungkol sa pagpapa- 
laya sa mga Israelita nang mabalitaan niya ang ka- 
nilang pag-alis. Tiyak na ang pagkawala ng gayong 
bansang alipin ay mangangahulugan ng matinding 
dagok sa ekonomiya ng Ehipto. Hindi mahirap para 
sa kaniyang mga karo na abutan ang buong ban- 
sang ito na lumilikas, lalo na dahil “bumalik” sila. 
Ngayon, palibhasa'y iniisip niyang nagpapagala- 
gala ang Israel sa ilang dahil sa kalituhan, buong- 
pagtitiwala niya silang tinugis. Kasama ang pinaka- 
magaling na hukbo na may 600 piling karo, ang 
lahat ng iba pang mga karo ng Ehipto na may sa- 
kay na mga mandirigma, ang kaniyang mga ka- 
balyero, at ang lahat ng kaniyang hukbong mili- 
tar, inabutan niya ang Israel sa Pihahirot.---Exo 
14:3-9. 

Waring napakapanganib ng posisyon ng mga Is- 
raelita noon. Maliwanag na sila'y nakulong sa pagi- 
tan ng dagat at ng kabundukan, anupat nakaharang 
ang mga Ehipsiyo sa likuran. Palibhasa'y iniisip na 
nasukol na sila, dinatnan ng takot ang puso ng mga 
Israelita at nagsimula silang magreklamo laban kay 
Moises. Ngayon ay kumilos ang Diyos upang ipag- 
sanggalang ang Israel sa pamamagitan ng paglilipat 
ng ulap mula sa unahan tungo sa likuran. Sa isang 
panig, sa kinaroroonan ng mga Ehipsiyo ay madi- 
lim, sa kabila naman ay patuloy nitong pinagliliwa- 
nag ang gabi para sa Israel. Habang pinipigilan ng 
ulap ang mga Ehipsiyo mula sa pagsalakay, sa utos 
ni Jehova ay itinaas ni Moises ang kaniyang tung- 
kod, at nahawi ang tubig ng dagat, anupat naiwang 
tuyo ang sahig ng dagat upang madaanan ng Isra- 
el.--Exo 14:10-21. 

Ang luwang at lalim ng dakong tinawid. 
Yamang tinawid ng Israel ang dagat sa loob ng 
magdamag, malayong mangyari na nahawi ang tu- 
big sa isang makitid na daanan. Sa halip, maaaring 
nahawi ito sa lapad na isang kilometro o mahigit pa. 
Masinsin man ang hanay ng paghayo, ang gayong 


561 


grupo, kasama ang anumang karwahe na mayroon 
sila, ang kanilang bagahe, at ang kanilang mga 
baka, kahit medyo dikit-dikit ang pagkakasunud- 
sunod, ay sasakop sa lawak na marahil ay 8 km ku- 
wadrado (3 mi kuwadrado) o mahigit pa. Lumilitaw, 
kung gayon, na isang napakalapad na puwang ang 
nahawi sa dagat upang makatawid ang mga Israe- 
lita. Kung ang puwang ay mga 1.5 km (1 mi), ma- 
lamang na ang haba ng hanay ng mga Israelita ay 
mga 5 km (3 mi) o mahigit pa. Kung ang puwang 
naman ay mga 2.5 km (1.5 mi), ang haba ay maa- 
aring mga 3 km (2 mi) o mahigit pa. Mangangaila- 
ngan ng ilang oras ang gayong hanay para makara- 
ting sa pinakasahig ng dagat at makapaglakbay 
patawid dito. Bagaman hindi sila nagkakagulong 
humayo dahil sa takot, kundi nanatili silang nasa 
hanay ng pakikipagbaka, tiyak na nagmadali silang 
kumilos. 

Kung hindi dahil sa ulap, tiyak na madali silang 
maaabutan ng mga Ehipsiyo at marami ang mapa- 
patay ng mga ito. (Exo 15:9) Nang ang mga Israeli- 
ta ay makalusong na sa sahig ng dagat at ang ulap 
na nasa likuran nila ay magtungo sa unahan, naki- 
ta na sila ng mga Ehipsiyo at tinugis sila ng mga ito. 
Muli, dito ay idiniriin na kailangan na maluwang 
at mahaba ang tuyong sahig ng dagat, sapagkat 
napakalaki ng hukbong militar ni Paraon. Palib- 
hasa'y determinadong puksain at muling bihagin 
ang kanilang dating mga alipin, ang buong hukbo 
ay sumugod hanggang sa pinakasahig ng dagat. 
Pagkatapos, sa oras ng pagbabantay sa umaga, na 
nagsisimula nang mga 2:00 hanggang 6:00 n.u., tu- 
mingin si Jehova mula sa ulap at pinasimulang litu- 
hin ang kampo ng mga Ehipsiyo, anupat pinag- 
aalisan ng mga gulong ang kanilang mga karo. 
--Exo 14:24, 2b. 

Ang mga Israelita, nang malapit nang mag- 
umaga, ay ligtas na nakatawid sa silangang bayba- 
yin ng Dagat na Pula. Pagkatapos ay inutusan si 
Moises na iunat ang kaniyang kamay upang ang tu- 
big ay tumabon sa mga Ehipsiyo. Sa gayon “ang da- 
gat ay nagsimulang bumalik sa dating kalagayan 
nito,” at ang mga Ehipsiyo ay tumakas upang hindi 
nito maabutan. Ipinahihiwatig din nito na ang tubig 
ay bumuka nang maluwang, sapagkat kaagad silang 
maaapawan kung makitid ang daanan. Ang mga 
Ehipsiyo ay tumakas mula sa kumukubkob na mga 
pader ng tubig patungo sa kanlurang pampang, 
ngunit ang tubig ay patuloy na nagsalubong hang- 
gang sa lubusan nitong matabunan ang lahat ng 
mga karong pandigma at mga kabalyero ng mga 
hukbong militar ni Paraon, walang isa man sa kani- 
la ang natira. 

Maliwanag na ang gayon kalaking kapahamakan 
ay imposibleng maganap sa isang latian. Karagda- 


PAG-ALIS 


gan pa, sa isang mababaw na latian ay hindi ma- 
papadpad sa baybayin ang mga bangkay, gaya 
ng aktuwal na nangyari, anupat “nakita ng Israel 
ang mga Ehipsiyo na mga patay na sa baybay- 
dagat.”--Exo 14:22-31, MAPA at LARAWAN, Tomo 1, 
p. 537. 

“Namuo” ang tubig. Ayon sa paglalarawan 
ng Bibliya, ang dumadaluyong na tubig ay namuo 
upang makaraan ang Israel. (Exo 15:8) Ang sali- 
tang “namuo” ay ginagamit sa American Standard 
Version, sa King James Version, at sa mga salin 
nina J. N. Darby, I. Leeser, R. Knox, at J. Rother- 
ham. Ayon sa katuturang ibinigay sa Webster's 
Third New International Dictionary (1981), ang 
mamuo ay nangangahulugang “magbago mula sa 
pagiging fluido tungo sa pagiging solido sa pama- 
magitan ng o gaya ng sa pamamagitan ng lamig 
...:magyelo... : pangyarihing (ang likido ay) ma- 
buo o tumigas na gaya ng gulaman: makurta, ma- 
ging buo.” Ang salitang Hebreo rito na isinaling 
“namuo” ay ginagamit sa Job 10:10 may kinalaman 
sa pagkakurta ng gatas. Samakatuwid, ang pamu- 
muo ng mga pader ng tubig ay maaaring hindi 
gaya ng pagtigas ng yelo, kundi maaaring gaya ng 
pamumuo ng gulaman o kurtadong gatas. Walang 
anumang bagay ang nakitang pumigil sa tubig ng 
Dagat na Pula sa magkabilang panig ng mga Isra- 
elita, kaya ang tubig ay waring namuo, nanigas, 
o nakurta, anupat nanatili itong nakatayo na pa- 
rang pader sa magkabilang panig at hindi bumag- 
sak at tumabon sa mga Israelita, na maaaring ika- 
lipol nila. Ganito ang tingin ni Moises dito nang 
hatiin ng isang malakas na hanging S ang tubig at 
tuyuin ang lunas ng dagat anupat hindi ito nagpu- 
tik, ni nagyelo, kundi madaling natawid ng karami- 
han. 

Ang daanang nabuksan sa dagat ay may sapat na 
lapad upang ang mga Israelita, na posibleng tatlong 
milyon, ay makatawid na lahat hanggang sa sila- 
ngang pampang pagsapit ng umaga. Pagkatapos, 
ang namuong tubig ay sinimulang pawalan at bu- 
muhos ito mula sa magkabilang panig, anupat du- 
maluyong at umapaw sa mga Ehipsiyo habang ang 
Israel ay nakatayo sa silangang pampang at pinag- 
mamasdan ang walang-katulad na pagliligtas ni 
Jehova sa isang buong bansa mula sa isang ka- 
pangyarihang pandaigdig. Nakita nila ang literal na 
katuparan ng mga salita ni Moises: “Ang mga Ehip- 
siyo na nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo 
makikita pang muli, hindi, hinding-hindi na.”---Exo 
14:13. 

Kaya sa pamamagitan ng isang kamangha- 
manghang pagtatanghal ng kapangyarihan ay di- 
nakila ni Jehova ang kaniyang pangalan at inilig- 
tas ang Israel. Sa S baybayin ng Dagat na Pula, 


PAG-ASA 


pinangunahan ni Moises ang mga anak ni Israel sa 
isang awit, habang ang kaniyang kapatid na si Miri- 
am, ang propetisa, ay may hawak na isang tambu- 
rin sa kaniyang kamay at pinangungunahan ang 
lahat ng mga babae na may mga tamburin at nag- 
sasayawan, anupat tumutugon ng awit sa mga lala- 
ki. (Exo 15:1, 20, 21) Noon ay ganap na ibinukod ang 
Israel mula sa kanilang mga kaaway. Nang lumabas 
sila mula sa Ehipto ay hindi sila pinahintulutang 
mapinsala ng tao o hayop, wala man lamang asong 
umangil sa mga Israelita o naggalaw ng dila nito la- 
ban sa kanila. (Exo 11:7) Bagaman hindi binabang- 
git ng salaysay ng Pag-alis na personal na bumaba 
si Paraon sa dagat kasama ng kaniyang mga huk- 
bong militar at napuksa, sinasabi ng Awit 136:15 na 
“ibinulid ni Jehova si Paraon at ang kaniyang huk- 
bong militar sa Dagat na Pula.” 

Lumarawan sa mga Pangyayari sa Dakong 
Huli. Nang ilabas ng Diyos ang Israel mula sa 
Ehipto gaya ng ipinangako kay Abraham, itinuring 
niya ang bansang Israel bilang kaniyang anak, gaya 
nga ng sinabi niya kay Paraon, 'Ang Israel ay aking 
panganay.” (Exo 4:22) Nang maglaon, sinabi ni Je- 
hova: “Noong bata pa ang Israel ay inibig ko siya, at 
mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.” (Os 
11:1) Ang pagtukoy na ito sa Pag-alis ay isa ring 
hula na nagkaroon ng katuparan noong mga araw 
ni Herodes nang sina Jose at Maria ay bumalik mula 
sa Ehipto kasama si Jesus pagkamatay ni Herodes 
at mamayan sa Nazaret. Ikinapit ng istoryador na 
si Mateo ang hula ni Oseas sa pangyayaring ito, 
anupat sinabi tungkol kay Jose: “Nanatili siya roon 
hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang matu- 
pad yaong sinalita ni Jehova sa pamamagitan ng ka- 
niyang propeta, na nagsasabi: “Mula sa Ehipto ay ti- 
nawag ko ang aking anak. "—Mat 2:15. 

Itinala ng apostol na si Pablo ang Pag-alis kasama 
ng mga bagay na sinabi niyang nangyari sa Isra- 
el bilang mga halimbawa o mga pagsasalarawan. 
(1Co 10:1, 2, 11) Kaya lumilitaw na sumasagisag ito 
sa isang bagay na mas dakila. Ang likas na Israel 
ay ginagamit sa Bibliya upang sumagisag sa espiri- 
tuwal na Israel, ang Israel ng Diyos. (Gal 6:15, 16) 
Gayundin, sinabi ni Moises na may propetang da- 
rating na magiging tulad niya. (Deu 18:18, 19) Ina- 
sahan ng mga Judio na ang isang iyon ay magiging 
isang dakilang lider at tagapagligtas. Tinukoy ng 
apostol na si Pedro si Jesu-Kristo bilang ang Lalong 
Dakilang Moises. (Gaw 3:19-23) Kaya ang paglilig- 
tas sa Israel sa Dagat na Pula at ang pagpuksa sa 
hukbong Ehipsiyo ay tiyak na lumarawan sa pagli- 
ligtas sa espirituwal na Israel mula sa kanilang mga 
kaaway na makasagisag na Ehipto sa pamamagitan 
ng isang malaking himala sa mga kamay ni Jesu- 
Kristo. At kung paanong napadakila ang pangalan 
ng Diyos dahil sa kaniyang ginawa sa Dagat na 


562 


Pula, ang mas malaking katuparan ng makalara- 
wang mga pangyayaring iyon ay lalong higit na 
magpapadakila at magpapabantog sa pangalan ni 
Jehova.--Exo 15:1. 


PAG-ASA. Maaari itong mangahulugan ng 
pagtitiwala o pananalig, pagnanasa na may kasa- 
mang pag-asam sa bagay na ninanasa o paniniwa- 
la na makakamit ito, isa na pinakasentro ng mga 
pag-asa, isang dahilan upang umasa, o pangako: 
isang bagay na inaasahan, o pinagtutuunan ng pag- 
asa. Ang pandiwang salitang-ugat na Hebreo na 
qawah’, kung saan nagmula ang mga terminong 
isinasalin bilang “pag-asa,” ay may pangunahing 
kahulugan na “maghintay' nang may-pananabik na 
pag-asam. (Gen 49:18) Sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, ang diwa ng terminong Griego na elpis' 
(pag-asa) ay “pag-asam ng mabuti.” 

Walang Tunay na Pag-asa Kung Wala ang 
Diyos. Ang tunay na pag-asa na binabanggit sa 
Bibliya ay higit pa sa basta pagnanasa lamang, na 
maaaring walang saligan o posibilidad na matupad. 
Mas mainam din ito kaysa sa basta pag-asam la- 
mang, sapagkat yaong mga bagay na inaasam ay 
hindi naman laging kanais-nais. Ipinakikita ng Bib- 
liya na ang mga tao sa sanlibutan ay walang tu- 
nay at matibay na pag-asa. Ang sangkatauhan ay 
namamatay, at palibhasa'y wala silang kaalaman 
hinggil sa isang paglalaan mula sa isa na nakatata- 
as, wala silang pag-asa sa hinaharap. Inilarawan ni 
Solomon ang kawalang-saysay ng kalagayan ng tao, 
kung hindi makikialam ang Diyos, bilang “kaylaking 
kawalang-kabuluhan! . . . Ang lahat ng bagay ay 
walang kabuluhan."”---Ec 12:8: 9:2, 3. 

Sinabi ng tapat na patriyarkang si Job na maging 
ang isang punungkahoy ay may pag-asang sumibol 
muli, ngunit ang tao, kapag namatay siya, ay lubu- 
sang naglalaho. Ngunit ipinahiwatig din ni Job na 
ang tinutukoy niya ay ang tao sa ganang sarili nito 
na walang tulong mula sa Diyos, sapagkat nagpaha- 
yag siya ng pag-asam at pag-asa na aalalahanin 
siya ng Diyos. (Job 14:7-15) Sa katulad na paraan, 
sinabihan ng apostol na si Pablo ang mga Kristiya- 
no na yamang sila ay may pag-asa ng pagkabuhay- 
muli, hindi sila dapat “malumbay na gaya rin ng iba 
na walang pag-asa.” (1Te 4:13) Bukod dito, may 
kinalaman sa mga Kristiyanong Gentil, itinawag- 
pansin ni Pablo sa kanila na bago sila nagkaroon ng 
kaalaman hinggil sa paglalaan ng Diyos sa pama- 
magitan ni Kristo, sila'y hiwalay sa bansa na noon 
pa man ay pinakikitunguhan na ng Diyos, at bilang 
mga Gentil, sila noon ay “walang pag-asa at walang 
Diyos sa sanlibutan.”---Efe 2:12. 

Ang mga pananalita ng mga walang pag-asa sa 
Diyos at sa kaniyang pangako na pagkabuhay-muli 
ng mga patay ay katulad ng mga salita ng masuwa- 


563 


ying mga tumatahan sa Jerusalem na nagpakasasa 
sa makalamang kasiyahan, sa halip na magpakita 
ng pagsisisi at kalumbayan dahil sa nalalapit na 
pagkawasak ng kanilang lunsod bilang isang kaha- 
tulan mula sa Diyos. Sinabi nila: “Magkaroon ng ka- 
inan at inuman, sapagkat bukas ay mamamatay 
tayo.” (Isa 22:13) Binabalaan ng apostol ang mga 
Kristiyano hinggil sa panganib na mahawahan sila 
ng saloobin ng mga taong ito na walang pag-asa. 
--1Co 15:32, 33. 

Maling mga Pag-asa. Hindi itinatanggi ni 
Pablo na ang mga tao sa sanlibutan ay mayroon din 
namang itinataguyod na makatuwirang mga pag- 
asa, anupat kapuri-puri pa nga ang ilan sa mga ito. 
Sa halip, ipinakikita niya na kung wala ang Diyos ay 
walang patutunguhan ang mga pag-asa ng isang 
tao. Ang totoo, mawawalan ng saysay ang mga ito 
sa bandang huli. 

Ngunit bukod sa di-gaanong mahalaga, pangka- 
raniwan, at normal na mga pag-asa ng tao mayro- 
on ding masasamang pag-asa. May mga pag-asa na 
may-kabalakyutang inaasam. Sa ilang kaso, waring 
natutupad ang mga ito, ngunit sa totoo ay pansa- 
mantala lamang ang katuparan ng mga ito, sapag- 
kat sinasabi ng isang kawikaan: “Ang pag-asam ng 
mga matuwid ay isang kasayahan, ngunit ang pag- 
asa ng mga balakyot ay maglalaho.” (Kaw 10:28) 
Karagdagan pa, “Kapag namatay ang taong balak- 
yot, ang kaniyang pag-asa ay naglalaho, at maging 
ang pag-asam na salig sa kapangyarihan ay nagla- 
ho.” (Kaw 11:7) Kaya, ang sakim na mga pag-asa, at 
ang mga pag-asang nakasalig sa huwad na pundas- 
yon ng materyalismo, sa mga kasinungalingan, sa 
maling mga pakikipag-ugnayan, o sa kapangyari- 
han o mga pangako ng mga tao, ay tiyak na mabi- 
bigo. 

Ang Pinagmumulan ng Pag-asa. Ang Diyos 
na Jehova ang Pinagmumulan ng tunay na pag-asa 
at ang Isa na makatutupad sa lahat ng kaniyang 
mga pangako at sa mga pag-asa ng mga nagtitiwa- 
la sa kaniya. Sa pamamagitan ng kaniyang di-sana- 
nararapat na kabaitan ay binigyan niya ng “kaali- 
wan at mabuting pag-asa” ang sangkatauhan. (2Te 
2:16) Mula't sapol, siya ang pag-asa ng mga taong 
matuwid. Tinawag siyang “pag-asa ng Israel” at 
‘pag-asa ng mga ninuno ng Israel’ (Jer 14:8, 17:13, 
50:7), at ang Hebreong Kasulatan ay naglalaman 
ng maraming kapahayagan ng pag-asa, pagtitiwa- 
la, at pananalig sa kaniya. Dahil sa kaniyang maibi- 
ging-kabaitan sa bayan niya, kahit noong ang mga 
ito ay yayaon sa pagkatapon dahil sa pagkamasu- 
wayin sa kaniya, sinabi niya sa kanila: “Nalalaman 
kong lubos ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol 
sainyo,... mga kaisipang ukol sa kapayapaan, at 
hindi ukol sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng 


PAG-ASA 


kinabukasan at pag-asa.” (Jer 29:11) Pinanatiling 
buhay ng pangako ni Jehova ang pananampalataya 
at pag-asa ng tapat na mga Israelita noong pana- 
hon ng pagkatapon sa Babilonya. Lubha nitong pi- 
nalakas ang mga lalaking gaya nina Ezekiel at Da- 
niel, sapagkat sinabi ni Jehova: “May pag-asa ang 
iyong kinabukasan, ... at ang mga anak ay tiyak na 
babalik sa kanilang sariling teritoryo.” (Jer 31:17) 
Natupad ang pag-asang iyon nang bumalik noong 
537 B.C.E. ang tapat na mga Judiong nalabi upang 
muling itayo ang Jerusalem at ang templo nito. 
—Ezr 1:1-6. 

Wastong Umasa Ukol sa Gantimpala. Hindi 
kasakiman na umasa ang lingkod ng Diyos na ta- 
tanggap siya ng gantimpala. Sapagkat kapag ang 
isang tao ay may tamang pangmalas at wastong 
unawa tungkol sa Diyos, batid niyang ang maibi- 
ging-kabaitan at ang pagkabukas-palad ay namu- 
mukod-tanging mga katangian ng Diyos. Hindi la- 
mang naniniwala ang taong iyon na umiiral ang 
Diyos, kundi gayundin “na siya ang nagiging taga- 
pagbigay-gantimpala doon sa mga may-pananabik 
na humahanap sa kaniya.” (Heb 11:6) Ang pag-asa 
ay nakatutulong sa isang ministrong Kristiyano na 
manatiling timbang at magpatuloy sa paglilingkod 
sa Diyos, yamang nababatid niyang ilalaan ni Jeho- 
va ang kaniyang pang-araw-araw na mga panga- 
ngailangan. Itinawag-pansin ito ng apostol na si 
Pablo, anupat humalaw siya sa mga simulaing na- 
kasaad sa Kautusan. Sinipi ni Pablo ang kautusan sa 
Deuteronomio 25:4: “Huwag mong bubusalan ang 
toro habang ito ay gumigiik.” Pagkatapos ay idinag- 
dag niya: “Tunay ngang nakasulat iyon para sa ating 
kapakanan, sapagkat ang taong nag-aararo ay dapat 
na mag-araro na may pag-asa at ang taong gumi- 
giik ay dapat na gumawa nito sa pag-asang maging 
kabahagi. ”---1Co 9:9, 10. 

Mahalaga sa Pananampalataya. Ang pag- 
asa ay mahalaga rin sa pananampalataya, ito ang 
pundasyon at saligan ng pananampalataya. (Heb 
11:1) Sa kabilang dako naman, pinalilinaw at pinata- 
tatag ng pananampalataya ang pag-asa. Upang pa- 
lakasin ang mga Kristiyano, binanggit ng apostol na 
si Pablo ang mainam na halimbawa ni Abraham. 
Sa pangmalas ng tao, si Abraham at ang kaniyang 
asawang si Sara ay wala nang pag-asang magkaa- 
nak pa, ngunit ganito ang sinabi tungkol kay Ab- 
raham: “Bagaman wala nang pag-asa, gayunma'y 
salig sa pag-asa ay nagkaroon siya ng pananam- 
palataya, upang siya ang maging ama ng mara- 
ming bansa ayon sa sinabi: 'Magiging gayon ang 
iyong binhi.”” Batid ni Abraham na kung tungkol sa 
pagkakaroon ng mga anak, ang katawan niya at 
yaong kay Sara ay “patay na.” Subalit hindi siya 
nanghina sa pananampalataya. Bakit? “Dahil sa pa- 
ngako ng Diyos ay hindi siya nag-urong-sulong sa 


PAG-ASA 


kawalan ng pananampalataya, kundi naging mala- 
kas sa pamamagitan ng kaniyang pananampalata- 
ya. "--Ro 4:18-20. 

Pagkatapos nito ay ikinapit ng apostol sa mga 
Kristiyano ang halimbawa ng pananampalataya at 
pag-asa ni Abraham, na sinasabi: “Magbunyi tayo, 
salig sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos... at 
ang pag-asa ay hindi umaakay sa kabiguan, sapag- 
kat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga 
puso sa pamamagitan ng banal na espiritu, na ibini- 
gay sa atin. ”---Ro 5:2 5. 

Ang Pag-asa ng mga Kristiyano. Ang pag- 
asa ng mga Kristiyano at ng sangkatauhan mismo 
ay nakasalalay kay Jesu-Kristo. Ang pagtatamo ng 
walang-hanggang buhay sa langit o sa lupa ay na- 
buksan lamang sa sangkatauhan noong si Kristo Je- 
sus ay “nagpasikat ng liwanag sa buhay at kawa- 
lang-kasiraan sa pamamagitan ng mabuting balita.” 
(2Ti 1:10) Sinabi sa inianak-sa-espiritung mga ka- 
patid ni Kristo na sila ay nagkaroon ng makalangit 
na pag-asa dahil sa dakilang awa ng Diyos, na nag- 
bigay sa kanila ng “isang bagong pagsilang tungo sa 
isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagka- 
buhay-muli ni Jesu-Kristo mula sa mga patay.” (1Pe 
1:3, 4; Col 1:5, 27; Tit 1:1, 2, 3:6, 7) Ang maligayang 
pag-asang ito ay matutupad “sa pagkakasiwalat kay 
Jesu-Kristo.” (1Pe 1:13, 21, Tit 2:13) Kaya naman, si 
Kristo Jesus ay tinatawag na “ating pag-asa” ng 
apostol na si Pablo.--1ITi 1:1. 

Ang pag-asang ito na buhay na walang hanggan 
at kawalang-kasiraan para sa “mga kabahagi sa ma- 
kalangit na pagtawag” (Heb 3:1) ay may matibay na 
saligan at talagang maaasahan. Sinusuhayan ito ng 
dalawang bagay na doon ay imposibleng magsinu- 
ngaling ang Diyos, samakatuwid nga, ang kaniyang 
pangako at ang kaniyang sumpa, at ang pag-asa ay 
nasa kay Kristo, na ngayon ay isa nang imortal sa 
langit. Kaya naman, ang pag-asang ito ay tinutukoy 
bilang “angkla para sa kaluluwa, na kapuwa tiyak at 
matatag, at pumapasok ito sa loob ng kurtina [kung 
paanong ang mataas na saserdote ay pumapasok 
sa Kabanal-banalan sa Araw ng Pagbabayad-Sala], 
kung saan isang tagapagpauna ang pumasok alang- 
alang sa atin, si Jesus, na naging isang mataas na 
saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melquisedec 
magpakailanman. ”---Heb 6:17-20. 

Dapat linangin at ingatan. Laging idiniriin 
ng Bibliya ang pangangailangan na ang mga Kris- 
tiyano ay manghawakan sa “isang pag-asa.” (Efe 
4:4) Humihiling ito ng patuloy na kasipagan at ng 
paggamit ng kalayaan sa pagsasalita at “pagha- 
hambog” sa pag-asa mismo. (Heb 3:6; 6:11) Ang 
pag-asa ay nalilinang sa pamamagitan ng pagba- 
bata sa ilalim ng kapighatian. Umaakay ito sa isang 
sinang-ayunang kalagayan sa harap ng Diyos, na 


564 


siyang pinagmumulan ng pag-asa. (Ro 5:2-5) Bina- 
banggit ito kasama ng pananampalataya at pag- 
ibig bilang isa sa tatlong katangian na naging pag- 
kakakilanlan ng kongregasyong Kristiyano mula 
nang maglaho ang makahimalang mga kaloob ng 
espiritu na umiiral noon sa unang-siglong kongre- 
gasyon.--1Co 13:13. 

Mga katangian at kapakinabangan. Napa- 
kahalaga ng pag-asa para sa isang Kristiyano. Ka- 
ugnay ito ng kagalakan, ng kapayapaan, at ng 
kapangyarihan ng banal na espiritu. (Ro 15:13) Na- 
katutulong ito sa isa na magkaroon ng kalayaan 
sa pagsasalita sa paglapit sa Diyos para sa Kani- 
yang di-sana-nararapat na kabaitan at awa. (2Co 
3:12) Tinutulungan din nito ang isang Kristiya- 
no na makapagbata nang may pagsasaya, anuman 
ang kalagayan. (Ro 12:12, 1Te 1:3) Kung paanong 
ipinagsasanggalang ng helmet ang ulo ng isang 
mandirigma, ipinagsasanggalang din ng pag-asa 
ang mga kakayahang pangkaisipan, anupat tinutu- 
lungan ang isang Kristiyano na manatiling tapat. 
(1Te 5:8) Ang pag-asa ay nakapagpapatatag, sapag- 
kat, samantalang hindi pa taglay ng pinahirang 
Kristiyano na narito pa sa lupa ang gantimpalang 
buhay sa langit, napakatibay ng kaniyang pagnana- 
sa at pag-asam sa pag-asang iyon anupat sa kabila 
ng matitinding pagsubok at mga kahirapan, patuloy 
niyang hinihintay iyon nang may pagtitiis at pag- 
babata.---Ro 8:24, 25. 

Ang pag-asa ay nakatutulong sa isang Kristiyano 
na panatilihing malinis ang kaniyang paraan ng pa- 
mumuhay, sapagkat alam niyang ang Diyos at si 
Kristo, kung kanino nakasalalay ang pag-asa, ay da- 
lisay at na hindi siya makaaasang siya'y magiging 
tulad ng Diyos at tatanggap ng gantimpala kung 
nagsasagawa siya ng karumihan o kalikuan. (1Ju 3: 
2, 3) May malapit na kaugnayan ito sa pinakadaki- 
lang katangian, ang pag-ibig, sapagkat kung ang isa 
ay may tunay na pag-ibig sa Diyos, aasahan din 
niya ang lahat ng pangako ng Diyos. At, bukod pa 
rito, aasamin niya ang pinakamabuti para sa kani- 
yang mga kapatid sa pananampalataya, anupat ini- 
ibig sila at nagtitiwala sa kataimtiman ng kanilang 
puso kay Kristo.--1Co 13:4, 7: 1Te 2:19. 

Nakahihigit sa pag-asa sa ilalim ng Kautu- 
san. Bago pa ibigay ang Kautusan sa Israel, ang 
tapat na mga ninuno ng bansa ay umaasa na sa 
Diyos. (Gaw 26:6, 7: Gen 22:18, Mik 7:20, 2Ti 1:3) 
Hinihintay nila noon ang paglalaan ng Diyos para 
sa buhay. Nang dumating ang Kautusan, waring 
iyon na ang magiging katuparan ng kanilang pag- 
asa. Ngunit, sa kabaligtaran, inilantad ng Kautusan 
ang lahat bilang mga makasalanan sa harap ng 
Diyos at, sa pamamagitan ng paghahayag sa mga 


565 


pagsalansang, hinatulan nito ng kamatayan ang la- 
hat ng nasa ilalim nito. (Gal 3:19: Ro 7:7-11) Ang 
Kautusan mismo ay banal, hindi masama. Gayun- 
man, dahil sa mismong kabanalan at pagiging ma- 
tuwid nito, inilantad nito ang mga di-kasakdalan ng 
mga nasa ilalim nito. (Ro 7:12) Gaya ng inihu- 
la sa pamamagitan ng mga propeta, kinailangan 
ng Diyos na magpasok ng “isang mas mabuting 
pag-asa” sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, anupat 
isinasaisantabi ang Kautusan at tinutulungan ya- 
ong mga nananampalataya kay Kristo na lumapit 
sa Diyos.--Heb 7:18, 19: 11:40, ihambing ang Jer 
31:31-34. 

Pag-asa para sa buong sangkatauhan. Ang 
di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos ay hi- 
git pang napadadakila yamang ang kamangha- 
manghang pag-asa na binuksan niya para sa espiri- 
tuwal na mga kapatid ni Jesu-Kristo, na maging 
mga kasamang tagapagmana nito sa makalangit na 
pagtawag (Heb 3:1), ay mayroon ding malapit na 
kaugnayan sa isang pag-asa para sa buong sangka- 
tauhan na nagnanais maglingkod sa Diyos. Pagkata- 
pos niyang banggitin ang tungkol sa pag-asa niya- 
ong mga magiging makalangit na “mga anak ng 
Diyos” at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, 
ipinaliwanag ng apostol na si Pablo: “Ang may- 
pananabik na pag-asam ng sangnilalang ay nag- 
hihintay sa pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos. 
Sapagkat ang sangnilalang ay ipinasakop sa kawa- 
lang-saysay, hindi ayon sa sarili nitong kalooban 
kundi sa pamamagitan niya na nagpasakop nito, sa- 
lig sa pag-asa na ang sangnilalang din mismo ay 
palalayain sa pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo 
ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” 
--Ro 8:14, 17, 19-21. 

Ayon sa mga salita ni Pablo sa Roma 8:20, 21, hin- 
di pinuksa ng Diyos na Jehova ang ninuno ng tao na 
si Adan noong magkasala ito, sa halip ay pinahintu- 
lutan niyang isilang ang mga tao mula sa isang di- 
sakdal na ama, anupat nakaharap sa kanila ang 
kawalang-saysay hindi dahil sa nakagawa sila ng si- 
nasadyang pagkakasala, kundi dahil sa minanang 
di-kasakdalan. Gayunman, hindi sila pinabayaan ng 
Diyos na manatiling walang pag-asa, kundi may- 
kabaitan siyang naglaan ng pag-asa sa pamamagi- 
tan ng ipinangakong “binhi” (Gen 3:15, 22:18), na si 
Jesu-Kristo. (Gal 3:16) Patiunang inihula ni Daniel 
ang panahon ng unang pagdating ng Mesiyas. (Dan 
9:24-27) Napukaw ng pangangaral ni Juan na Taga- 
pagbautismo ang mga pag-asam ng bansang Israel. 
(Mat 3:1, 2, Luc 3:15) Tinupad ni Jesus ang pag- 
asang iyon sa pamamagitan ng kaniyang minister- 
yo, kamatayan, at pagkabuhay-muli. Subalit ang 
pinakadakilang pag-asa ng sangkatauhan sa pang- 
kalahatan, kapuwa ng mga buhay at ng mga pa- 


PAG-AWAT SA SUSO 


tay ay nakasalalay sa Kaharian ni Kristo, kapag 
siya at ang kaniyang mga kasamang tagapagmana 
ay naglilingkod na bilang makalangit na mga hari 
at mga saserdote. Pagkatapos, ang nananampalata- 
yang sangkatauhan sa bandang huli ay palalayain 
mula sa kasiraan ng di-kasakdalan at kasalanan 
at ganap na magiging “mga anak ng Diyos.” Ang 
kanilang pag-asa ay lalong tumibay nang buha- 
ying-muli ng Diyos ang kaniyang Anak mahigit na 
1,900 taon na ang nakalilipas.--Gaw 17:31, 23:6, 
24:15. 

Inilaan ng Diyos na Jehova ang kaniyang Salita 
ang Bibliya kasama na ang mga tagubilin at mga 
halimbawa nito, upang magkaroon ng pag-asa ang 
lahat ng tao. (Ro 15:4, 1Co 10:11, 2Ti 3:16, 17) Ang 
pag-asang ito ay kailangang ihayag sa iba niyaong 
mga nagtataglay nito. Sa paggawa nito, maililigtas 
ng isa na nagtataglay ng pag-asa ang kaniyang sa- 
rili at yaong mga nakikinig sa kaniya.--1IPe 3:15; 
1Ti 4:16. 


PAG-AWAT SA SUSO. Ang proseso kung 
saan ang isang batang sumususo pa sa ina ay sina- 
sanay na kumain sa ibang paraan. Noong sinau- 
nang mga panahon, kadalasang pinasususo ng ina 
sa kaniyang dibdib ang anak niya sa loob ng ilang 
panahon, maliban sa ilang kalagayan, halimbawa 
ay hindi sapat ang kaniyang gatas o namatay siya 
nang di-inaasahan, anupat kailangang kumuha ng 
isang yayang babae na magpapasuso sa sanggol. 
(Exo 2:5-10) Ang pagtigil ng bata sa pagsuso sa dib- 
dib ay isang mahalagang pangyayari sa kaniyang 
buhay. (Isa 11:8, 28:9) Ang maligayang kaganapang 
ito ay maaaring ipaghanda ng isang piging gaya ng 
isinaayos ni Abraham noong awatin sa suso si Isa- 
ac.--Gen 21:8. 

Noong mga araw na iyon, mas matagal ang pag- 
papasuso ng mga babae sa kanilang mga anak kay- 
sa sa ginagawa ngayon sa kalakhang bahagi ng 
lupa. Nang maawat si Samuel sa suso, nasa hustong 
gulang na siya upang mailagay sa pangangalaga ng 
mataas na saserdoteng si Eli at makapaglingkod sa 
tabernakulo. (1Sa 1:24-28) Malamang na hindi ba- 
baba sa tatlong taon ang kaniyang gulang noon, 
yamang sa gayong edad nagsisimula ang pagpa- 
parehistro ng mga lalaking Levita. (2Cr 31:16) Sa 
kaniyang aklat na Family, Love and the Bible (Lon- 
don, 1960, p. 175), sinabi ni Raphael Patai tungkol sa 
mga batang Arabe: “May mga kaso na ang isang 
bata ay pinasuso hanggang sa ikasampung taon 
niya.” Ipinakikita ng katibayan na si Isaac ay mga li- 
mang taong gulang noong awatin siya sa suso. 
--Tingnan ang ISAAC. 

Ang isang batang inawat sa suso, bagaman hin- 
di na naghahanap ng gatas ng kaniyang ina, ay 


PAG-AWIT 


nakasusumpong pa rin ng katiwasayan at kasiyahan 
sa mga bisig nito. Sa katulad na paraan, pinayapa at 
pinatahimik ni David ang kaniyang kaluluwa “tulad 
ng batang kaaawat sa suso sa piling ng kaniyang 
ina,” at 'sa kaniya ay naging tulad ng batang kaa- 
awat sa suso” ang kaniyang kaluluwa. Lumilitaw 
na napayapa, napatahimik, at nabigyang-kasiyahan 
ang kaniyang kaluluwa sapagkat hindi siya nagha- 
ngad ng katanyagan, nagpamalas siya ng kapakum- 
babaan, umiwas siya sa kapalaluan, at hindi siya 
lumakad sa mga bagay na napakadakila para sa ka- 
niya. Hinimok niya ang Israel na kumilos sa katulad 
na paraan, anupat mapagpakumbabang “maghintay 
kay Jehova hanggang sa panahong walang takda." 
- Aw 131:1-3. 


PAG-AWIT. Tingnan ang Musika. 


PAGBABAGONG-ANYO. Isang makahima- 
lang pangyayari na nasaksihan nina Pedro, Santia- 
go, at Juan, kung saan ang “mukha [ni Jesus] ay su- 
minag na gaya ng araw, at ang kaniyang mga 
panlabas na kasuutan ay nagningning na gaya ng 
liwanag.” (Mat 17:1-9, Mar 9:2-10, Luc 9:28-36) Si- 
nabi ni Marcos na nang pagkakataong iyon, ang 
mga panlabas na kasuutan ni Jesus ay naging “la- 
long higit na maputi kaysa sa magagawang pag- 
papaputi ng sinumang tagapaglinis ng damit sa 
ibabaw ng lupa,” at iniulat naman ni Lucas na “nag- 
iba ang kaanyuan ng kaniyang mukha.” Ang pagba- 
bagong-anyo ay naganap sa isang bundok ilang pa- 
nahon pagkaraan ng Paskuwa ng 32 C.E. ngunit 
bago ang huling paglalakbay ni Jesus patungong Je- 
rusalem. 

Bago maganap ang pagbabagong-anyo, si Jesus at 
ang kaniyang mga alagad ay nasa rehiyon ng Cesa- 
rea Filipos, ang makabagong-panahong nayon ng 
Banyas. (Mar 8:27) Malayong mangyari na lumayo 
pa si Kristo at ang kaniyang mga apostol sa rehi- 
yong iyon noong magtungo sila sa “napakataas na 
bundok.” (Mar 9:2) Mula pa noong mga ikaapat na 
siglo C.E., kinikilala na ang Bundok Tabor bilang ang 
lugar ng pagbabagong-anyo, ngunit yamang ito ay 
mga 70 km (40 mi) sa TTK ng Cesarea Filipos, ma- 
liit ang tsansa na dito iyon naganap.---Tingnan ang 
TABOR Blg. 1. 

Samantala, ang Bundok Hermon ay mga 25 km 
(15 mi) lamang sa HS ng Cesarea Filipos. Ito ay may 
taas na 2,814 na m (9,232 piye) mula sa kapantayan 
ng dagat anupat “isang napakataas na bundok.” 
(Mat 17:1) Kaya naman maaaring ang pagbaba- 
gong-anyo ay naganap sa isang tagaytay ng Bun- 
dok Hermon. Ito ang pangmalas ng maraming ma- 
kabagong iskolar, bagaman hindi pa rin matiyak 
ang eksaktong lokasyon dahil hindi ito binanggit ng 
Bibliya. 


566 


Malamang na naganap sa gabi ang pagbabagong- 
anyo, sapagkat “nag-aagaw-tulog” noon ang mga 
apostol. (Luc 9:32) Mas magiging matingkad ang 
pangyayaring ito kung sa gabi magaganap, at tala- 
ga namang nagpalipas sila ng gabi sa bundok, sa- 
pagkat noong sumunod na araw pa sila bumaba. 
(Luc 9:37) Gayunman, hindi sinasabi ng Bibliya 
kung gaano katagal ang pagbabagong-anyo. 

Bago umakyat sa bundok, tinanong ni Kristo ang 
lahat ng kaniyang tagasunod: “Sino ako ayon sa si- 
nasabi ng mga tao?” Sumagot si Pedro: “Ikaw ang 
Kristo.” Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kanila na 
siya'y mamamatay at bubuhaying-muli (Mar 8:27- 
31), ngunit nangako rin siya na ang ilan sa kani- 
yang mga alagad ay 'hindi makatitikim ng kamata- 
yan” hanggang sa makita muna nila “ang Anak ng 
tao na dumarating sa kaniyang kaharian,” o “ang 
kaharian ng Diyos na dumating na sa kapangyari- 
han.” (Mat 16:28, Mar 9:1) Natupad ang pangakong 
ito “pagkaraan ng anim na araw” (o ‘walo’ ayon kay 
Lucas, dahil lumilitaw na isinama niya ang araw 
nang bitiwan ang pangako at ang araw nang matu- 
pad iyon) noong sina Pedro, Santiago, at Juan ay 
sumama kay Jesus sa “isang napakataas na bun- 
dok” (Mat 17:1, Mar 9:2, Luc 9:28) kung saan nag- 
bagong-anyo si Jesus sa harap nila habang nanana- 
langin siya. 

Noong magbagong-anyo si Jesus ay nakita rin 
sina Moises at Elias “nang may kaluwalhatian.” (Luc 
9:30, 31, Mat 17:3, Mar 9:4) Nag-uusap-usap sila 
tungkol sa isasagawa ni Kristo na “pag-alis [isang 
anyo ng salitang Griegong e'xodo5s] na itinalagang 
tuparin niya sa Jerusalem.” (Luc 9:31) Maliwanag na 
ang e'xodos o pag-alis na iyon ay may kinalaman 
kapuwa sa kamatayan ni Kristo at sa kaniyang pag- 
kabuhay-muli tungo sa buhay bilang espiritu. 

Ipinapalagay ng ilang kritiko na ang pagbaba- 
gong-anyo ay panaginip lamang. Gayunman, mala- 
yong mangyari na sina Pedro, Santiago, at Juan ay 
magkaroon ng iisang panaginip. Ang naganap ay ti- 
nawag ni Jesus mismo na isang “pangitain” (Mat 
17:9), ngunit hindi iyon ilusyon lamang. Aktuwal na 
naroroon si Kristo, bagaman sina Moises at Elias, na 
mga patay na, ay hindi literal na naroroon. Isinala- 
rawan lamang sila sa pangitaing iyon. Ang salitang 
Griego na ginamit sa Mateo 17:9 para sa “pangitain” 
ay hora-ma, isinalin ding “tanawin.” (Gaw 7:31) 
Hindi ito nagpapahiwatig ng isang bagay na di- 
totoo, na para bang ang mga nagmamasid ay naka- 
kakita ng isang guniguni. Alam din nila kung ano 
ang nangyayari, sapagkat gising na gising sila nang 
masaksihan nila ang pagbabagong-anyo. Aktuwal 
nilang nakita at narinig ng kanilang literal na mga 
mata at mga tainga kung ano ang nangyayari no- 
ong pagkakataong iyon.---Luc 9:32. 


567 


Habang inihihiwalay kay Jesus sina Moises at 
Elias, si Pedro, palibhasa'y “hindi niya natatanto 
kung ano ang kaniyang sinasabi,” ay nagmungka- 
hing magtayo ng tatlong tolda, anupat tig-iisa sina 
Jesus, Moises, at Elias. (Luc 9:33) Ngunit habang 
nagsasalita ang apostol, isang ulap ang namuo (Luc 
9:34), maliwanag na sumasagisag (gaya sa tolda ng 
kapisanan sa ilang) sa presensiya ni Jehova doon 
sa bundok ng pagbabagong-anyo. (Exo 40:34-38) 
Mula sa ulap ay narinig ang tinig ni Jehova, na nag- 
sasabi: “Ito ang aking Anak, ang isa na pinili. Maki- 
nig kayo sa kaniya.” (Luc 9:35) Pagkaraan ng mara- 
ming taon, may kinalaman sa pagbabagong-anyo, 
tinukoy ni Pedro ang makalangit na tinig na nari- 
nig noon bilang tinig ng “Diyos na Ama.” (2Pe 1: 
17, 18) Bagaman noong nakalipas na mga pana- 
hon ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng 
mga propeta, ipinahiwatig niya na isasagawa na 
niya iyon sa pamamagitan ng kaniyang Anak.---Gal 
3:24: Heb 1:1-3. 

Itinuring ng apostol na si Pedro na ang pagbaba- 
gong-anyo ay isang kamangha-manghang katiba- 
yan na mapananaligan ang makahulang salita, at 
palibhasa'y aktuwal niyang nasaksihan ang kari- 
ngalan ni Kristo, naipabatid niya sa kaniyang mga 
mambabasa ang tungkol sa “kapangyarihan at pag- 
kanaririto ng ating Panginoong Jesu-Kristo.” (2Pe 1: 
16, 19) Naranasan ng apostol ang katuparan ng pa- 
ngako ni Kristo na ang ilan sa kaniyang mga taga- 
sunod ay “hindi nga makatitikim ng kamatayan 
hanggang sa makita muna nila ang kaharian ng 
Diyos na dumating na sa kapangyarihan.” (Mar 9:1) 
Sa Juan 1:14, maaaring ang pagbabagong-anyo rin 
ang tinutukoy ng apostol na si Juan. 

Sinabi ni Jesus sa kaniyang tatlong apostol: “Hu- 
wag ninyong sabihin ang pangitain sa kaninuman 
hanggang sa ang Anak ng tao ay ibangon mula sa 
mga patay.” (Mat 17:9) At talagang hindi nila ikinu- 
wento kaninuman ang kanilang nakita, lumilitaw na 
kahit sa ibang mga apostol. (Luc 9:36) Habang bu- 
mababa sila sa bundok, pinag-usapan ng tatlong 
apostol kung ano ang ibig sabihin ni Jesus na “pag- 
bangong ito mula sa mga patay.” (Mar 9:10) Ayon sa 
isang relihiyosong turo ng mga Judio noon, kaila- 
ngang magpakita muna si Elias bago ang pagkabu- 
hay-muli ng mga patay na siyang pasimula ng pag- 
hahari ng Mesiyas. Kaya naman nagtanong ang 
mga apostol: “Bakit, kung gayon, sinasabi ng mga 
eskriba na kailangan munang dumating si Elias?” 
Tiniyak sa kanila ni Jesus na dumating na si Elias, 
at naunawaan nila na si Juan na Tagapagbautismo 
ang tinutukoy niya.---Mat 17:10-13. 

Ang pagbabagong-anyo ay waring nagpatibay 
kay Kristo para sa kaniyang mga pagdurusa at ka- 
matayan. Nagbigay din ito ng kaaliwan sa mga ta- 


PAGBABASA 


gasunod niya at nagpalakas ito ng kanilang pana- 
nampalataya. Ipinakita nito na taglay ni Jesus ang 
pagsang-ayon ng Diyos, at nagsilbi itong pangitain 
tungkol sa kaniyang panghinaharap na kaluwalhati- 
an at kapangyarihan sa Kaharian. Patiuna nitong 
inilarawan ang pagkanaririto ni Kristo, kapag ganap 
na ang kaniyang makaharing awtoridad. 


PAGBABANTAY. 


PAGBABASA. Pagkatuto ng isang tao mula sa 
nakikita niyang nakasulat; pagbigkas nang malakas 
sa anumang nakasulat. 

Mula pa noong unang mga panahon, naging in- 
teresado na ang mga tao sa pagbabasa. Si Ha- 
ring Ashurbanipal ng Asirya, na nagtayo ng isang 
aklatang binubuo ng 22,000 tapyas na luwad at teks- 
to, ay nagsabi: “Nasisiyahan ako sa pagbabasa ng 
mga inskripsiyon sa bato mula sa panahon bago ang 
baha.” (Light From the Ancient Past, ni J. Finegan, 
1959, p. 216, 217) Maaaring tumutukoy ito sa ilang 
tradisyonal na ulat may kinalaman sa pangglobong 
Baha o kaya ay sa mga rekord ng Asirya bago suma- 
pit ang isang lokal na baha. Ang tanging mga akda 
may kinalaman sa isang baha na natagpuan sa mga 
guho ng palasyo ni Ashurbanipal ay yaong ulat 
ng mga Babilonyo tungkol sa baha, na naglalaman 
ng maraming mitolohiya. Hindi matiyak sa ngayon 
kung talaga ngang ang mga paganong Asiryano ay 
nagkaroon ng tunay na mga ulat o mga akdang 
aktuwal na isinulat bago ang pangglobong Baha. 

Sabihin pa, nagsimula ang pagbabasa noong pasi- 
mulan ang pagsulat. Tungkol sa taglay nating kati- 
bayan may kinalaman dito, tingnan ang PAGSULAT. 

Sa rekord ng Bibliya tungkol sa mga pangyayari 
noong ika-16 na siglo B.C.E. noong mga araw ni 
Moises, kapansin-pansin na espesipikong tinutukoy 
ang pagbabasa at pagsulat. (Exo 17:14) Pinasigla 
ang bansang Israel na magbasa at magsulat. (Deu 
6:6-9) Si Josue, bilang lider ng Israel na kahalili ni 
Moises, ay inutusang magbasa ng Kasulatan “araw 
at gabi,” nang palagian, upang maging matagum- 
pay siya sa atas na ibinigay ng Diyos sa kaniya. 
Upang maidiin kay Josue ang kahalagahan ng Sali- 
ta ng Diyos, at walang alinlangang bilang pantulong 
din sa pagsasaulo, dapat niya itong basahin “nang 
pabulong."---Jos 1:8. 

Ang mga hari ng Israel ay inutusan ng Diyos na 
sumulat para sa kanilang sarili ng mga kopya ng 
Kaniyang kautusan at basahin ito araw-araw. (Deu 
17:18, 19; tingnan ang PAGBUBULAY-BULAY.) Dahil sa 
hindi nila pagsunod sa utos na ito, ang tunay na 
pagsamba ay napabayaan sa lupain, anupat nagbu- 
nga ito ng pagkasira ng moral ng mga tao, na hu- 
mantong naman sa pagkawasak ng Jerusalem no- 
ong 607 B.C.E. 


Tingnan ang GABI. 


PAGBABATA 


Noon, makababasa si Jesus mula sa lahat ng kina- 
sihang balumbon ng Hebreong Kasulatan na nasa 
mga sinagoga, kung saan sa isang iniulat na pang- 
yayari ay binasa niya sa madla ang isang teksto at 
ikinapit niya iyon sa kaniyang sarili. (Luc 4:16-21) 
Gayundin, nang tatlong ulit siyang subukin ni Sata- 
nas, ang tugon ni Jesus sa tatlong pagkakataong 
iyon ay, “Nasusulat.” (Mat 4:4, 7, 10) Maliwanag, pa- 
milyar na pamilyar siya sa Kasulatan. 

Napatunayan ng mga apostol, na pangalawahing 
mga batong pundasyon ng isang banal na templo, 
ang kongregasyong Kristiyano, na mahalaga sa ka- 
nilang ministeryo ang pagbabasa ng Kasulatan. Sa 
kanilang mga akda, sumipi sila nang daan-daang 
ulit mula sa Hebreong Kasulatan at inirekomenda 
rin nila sa iba na basahin ito. (Gaw 17:11) Napag- 
unawa ng mga tagapamahalang Judio na sina Ped- 
ro at Juan ay mga taong walang pinag-aralan at 
pangkaraniwan. (Gaw 4:13) Ngunit hindi ito nanga- 
ngahulugang hindi sila marunong bumasa at su- 
mulat, yamang pinatutunayan ng mga liham na 
isinulat ng mga apostol na ito na sila'y nakababasa 
at nakasusulat. Gayunman, hindi sila naturuan sa 
mataas na edukasyon ng mga paaralang Hebreo, 
sa paanan ng mga eskriba. Sa ganito ring kadahila- 
nan, namangha ang mga Judio sa pagkakaroon 
ni Jesus ng kaalaman, bagaman, gaya ng sinabi 
nila, “hindi siya nakapag-aral sa mga paaralan.” 
(Ju 7:15) Laganap ang pagbabasa noong panahong 
iyon at ipinahihiwatig ito ng ulat may kinalaman sa 
bating na Etiope, isang proselita, na bumabasa 
mula sa isinulat ng propetang si Isaias, anupat da- 
hil dito ay nilapitan siya ni Felipe. Ginantimpalaan 
ang bating na ito dahil sa kaniyang masidhing in- 
teres sa Salita ng Diyos, anupat tumanggap siya ng 
pribilehiyong maging tagasunod ni Kristo.---Gaw 
8:27-38. 

Ang bahagi ng Bibliya na isinulat bago ang 
unang siglo ay nasa mga wikang Hebreo at Ara- 
maiko. Noong ikatlong siglo B.C.E., ang Hebreong 
Kasulatan ay isinalin sa Griego, na siyang inter- 
nasyonal na wika noon. Ang buong Kristiyanong 
Kasulatan ay orihinal na isinulat sa Griego, maliban 
sa Ebanghelyo ni Mateo. Dahil dito, posible para sa 
karamihan ng mga taong marunong bumasa at su- 
mulat sa Imperyo ng Roma ang magbasa ng Bibli- 
ya, at ito ay partikular nang mababasa kapuwa ng 
mga Judio sa Palestina at niyaong mga nasa Panga- 
ngalat. 

Pinatutunayan ng pagtangkilik sa Bibliya ng na- 
pakaraming tao na isa itong aklat na madaling ba- 
sahin at mahalaga, yamang di-hamak na nakahihi- 
git ito sa lahat ng iba pang aklat pagdating sa dami 
ng nailathala at lawak ng sirkulasyon, at nang pa- 
nahong isinusulat ang akdang ito, ang Bibliya ay 


568 


naisalin na, ang kabuuan man nito o ang ilang ba- 
hagi lamang, sa mahigit na 3,000 wika at diyalek- 
to, anupat bilyun-bilyong kopya ang ginawa. Iniuu- 
lat na makukuha ito ng mga 90 porsiyento ng 
populasyon ng lupa sa kanilang sariling wika. 

Inilalahad ng Bibliya ang maraming kapakinaba- 
ngan mula sa pagbabasa ng Kasulatan, kabilang na 
rito ang kapakumbabaan (Deu 17:19, 20), kaliga- 
yahan (Apo 1:3), at kaunawaan sa katuparan ng 
hula sa Bibliya (Hab 2:2, 3). Binababalaan nito ang 
mga mambabasa nito na maging mapamili sa mga 
babasahin: Hindi lahat ng aklat ay nakapagpapati- 
bay at nakarerepresko sa isip.---Ec 12:12. 

Kailangan ang tulong ng espiritu ng Diyos upang 
magkaroon ng wastong unawa sa Salita ng Diyos. 
(1Co 2:9-16) Upang matamo ang unawa at ang iba 
pang mga kapakinabangan, dapat basahin ng isang 
tao ang Salita ng Diyos taglay ang isang bukas na 
isip, anupat isinasaisantabi ang lahat ng maling 
akala at pinanghahawakang opinyon, kung hindi 
niya iyon gagawin, magkakaroon ng tila talukbong 
ang kaniyang pang-unawa, gaya ng nangyari sa 
mga Judio na nagtakwil sa mabuting balita na ipi- 
nangaral ni Jesus. (2Co 3:14-16) Hindi sapat ang pa- 
hapyaw na pagbabasa. Dapat itong pakadibdibin 
ng mambabasa, anupat pinagbubuhusan ng pan- 
sin ang pag-aaral ng materyal, binubulay-bulay ito 
nang husto, at sinisikap na personal na makinabang 
mula rito.--Kaw 15:28, 1Ti 4: 13-16, Mat 24:15, ting- 
nan ang PANGMADLANG PAGBABASA. 


PAGBABATA. Ang pandiwang Griego na 
hy:pome'no, literal na nangangahulugang “manati- 
li o mamalagi sa ilalim,” ay isinasalin bilang 'mai- 
wan’ sa Lucas 2:43 at Gawa 17:14. Nagkaroon din ito 
ng diwa na “manindigan, magmatiyaga, manatiling 
matatag,” at sa gayon ay isinasalin bilang “magba- 
ta. (Mat 24:13) Ang pangngalang hy-pomo-ne” ay 
kadalasang tumutukoy sa may lakas-loob, matatag, 
o matiising “pagbabata” na hindi nawawalan ng 
pag-asa sa harap ng mga hadlang, pag-uusig, pag- 
subok, o tukso. 

Kung Bakit Ito Kailangan. Kabilang sa mga 
bagay na maaaring mapaharap sa mga Kristiyano 
ang pagwawalang-bahala ng iba, pandurusta, pani- 
nira, masidhing galit, pagkapoot ng malalapit na 
miyembro ng pamilya, pagmamalupit, pagkabilang- 
go, at maging ang kamatayan. (Mat 5:10-12, 10:16- 
22; 24:9, 10, 39; Mar 13:9, 12, 13, Apo 13:10) Na- 
ngangailangan ito ng pagbabata. Kung wala ang 
mahalagang katangiang ito, talagang hindi maaa- 
ring makamit ng isang tao ang walang-hanggang 
buhay. (Ro 2:7: Heb 10:36, Apo 14:12) Ito ay dahil 
mas mahalaga ang katapusan ng landasin ng isa bi- 
lang Kristiyanong alagad kaysa sa basta pagka- 
karoon niya ng mahusay na pasimula. Gaya nga 


569 


ng ipinahayag ni Jesu-Kristo: “Siya na nakapagbata 
hanggang sa wakas ang siyang maliligtas.” (Mat 
24:13) “Sa pamamagitan ng inyong pagbabata ay ta- 
tamuhin ninyo ang inyong mga kaluluwa.”---Luc 
21:19. 

Ang mga taong tumatanggap kaagad ng “salita 
ng Diyos,” kung mababaw lamang ang pagtanggap 
na iyon, ay walang pagbabata. Di-magtatagal at bi- 
bigay sila sa ilalim ng kapighatian o pag-uusig, at 
maiwawala nila ang pagsang-ayon at pagpapala ng 
Diyos. Ngunit yaong mga naglilinang ng masidhing 
pagpapahalaga sa “salita ng Diyos" ay nagbabata 
nang may katatagan. Sila ay “nagbubunga nang 
may pagbabata,” anupat tapat na nagpapatuloy sa 
paghahayag ng mensahe ng Diyos sa kabila ng pag- 
hihirap, pagdurusa, at panghihina ng loob.---Luc 8: 
11, 13, 15. 

Kung Paano Ito Mapananatili. Ang pagbu- 
bulay-bulay sa mainam na halimbawang ipinakita 
ng mga lingkod ng Diyos—ang mga propeta bago 
ang panahong Kristiyano, si Job, ang mga apostol 
na sina Pablo at Juan, at marami pang iba—at ang 
pagbibigay-pansin sa kinalabasan ng kanilang ta- 
pat na landasin ay maaaring maging isang mala- 
king pampasigla sa isa upang mapanatili niya ang 
pagbabata kapag siya'y nagdurusa. (2Co 6:3-10; 
12:12; 2Te 1:4; 2Ti 3:10-12; San 5:10, 11; Apo 1:9) 
Ang walang-kapintasang pagbabata ni Jesu-Kristo 
ang dapat niyang pakatandaan.--Heb 12:2, 3; 1Pe 
2:19-24. 

Mahalaga rin na huwag kailanman hayaan ng isa 
na mawala sa kaniyang isipan ang pag-asang Kris- 
tiyano, ang walang-hanggang buhay na malaya sa 
kasalanan. Kahit ang kamatayan sa mga kamay 
ng mga mang-uusig ay hindi makapagpapawalang- 
bisa sa pag-asang ito. (Ro 5:4, 5: 1Te 1:3, Apo 
2:10) Ang pagdurusa sa kasalukuyan ay magtiti- 
nging napakadaling pagtiisan kapag inihambing sa 
katuparan ng dakilang pag-asang iyon. (Ro 8:18- 
25) Kung isasaalang-alang ang pag-asang mabuhay 
nang walang hanggan, ang anumang pagdurusa, 
bagaman matindi sa panahong ito, ay “panandalian 
at magaan.” (2Co 4:16-18) Kung aalalahanin ng 
isa na pansamantala lamang ang mga pagsubok 
at kung manghahawakan siyang mahigpit sa pag- 
asang Kristiyano, makatutulong ito upang hindi siya 
mawalan ng pag-asa at maging di-tapat sa Diyos na 
Jehova. 

Ang pagbabata sa daang Kristiyano ay hindi na- 
kadepende sa personal na lakas. Ang Kataas-taasan 
ang siyang umaalalay at nagpapalakas sa kaniyang 
mga lingkod, anupat ginagawa niya ito sa pama- 
magitan ng kaniyang espiritu at ng kaaliwan mu- 
la sa Kasulatan. Siya ay “naglalaan ng pagbabata” 
para roon sa mga lubusang nananalig sa kaniya, 


PAGBABATA 


kaya naman wasto lamang na manalangin ang mga 
Kristiyano ukol sa kaniyang tulong, lakip ang paghi- 
ngi ng karunungang kailangan upang maharap ang 
isang partikular na pagsubok. (Ro 15:4, 5; San 1:5) 
Hinding-hindi ipahihintulot ni Jehova na ang sinu- 
man ay mapasailalim sa isang pagsubok na impo- 
sibleng matiis niya. Kung ang isang tao ay aasa sa 
Kaniya ukol sa tulong, anupat hindi nawawalan ng 
pananampalataya kundi lubusang nagtitiwala kay 
Jehova, ang Makapangyarihan-sa-lahat ay gagawa 
ng daang malalabasan upang siya'y makapagbata. 
--1Co 10:13, 2Co 4:9. 

Kapag dumaranas ng pagdurusa ang mga Kristi- 
yano, walang limitasyon ang lakas na maaari nilang 
makuha. Nanalangin ang apostol na si Pablo para sa 
mga taga-Colosas na sila ay “mapalakas taglay ang 
buong kapangyarihan ayon sa maluwalhating kala- 
kasan ng Diyos nang sa gayon ay makapagbata 
nang lubos at magkaroon ng mahabang pagtitiis 
taglay ang kagalakan.” (Col 1:11) Ang isang halim- 
bawa ng pagkilos ng “maluwalhating kalakasan” na 
ito ay ang pagkabuhay-muli ni Jesu-Kristo mula sa 
mga patay at ang pagtataas sa kaniya sa kanan ng 
Ama.--Efe 1:19-21. 

Nais ng Diyos na Jehova at ng kaniyang Anak na 
ang lahat ay magtagumpay. Malinaw itong makiki- 
ta sa pampatibay-loob may kinalaman sa pagbaba- 
ta na ibinigay ni Jesu-Kristo sa mga miyembro 
ng mga kongregasyong Kristiyano sa Efeso, Smir- 
na, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, at Laodicea. 
--Apo 2:1-3, 8-10, 12, 13, 18, 19; 3:4, 5, 7, 10, 11, 14, 
19-21. 

Wastong Pangmalas sa mga Pagsubok. Sa 
pagkaalam na nakadepende sa pagbabata ng isang 
tao ang kaniyang walang-hanggang kinabukasan at 
na makapagtitiwala siya sa tulong mula sa kaitaa- 
san, ang mga Kristiyano ay hindi dapat matakot sa 
mga pagsubok at mga kapighatian, anupat nag- 
hihinanakit dahil sa mga iyon o nagbibigay-daan 
sa pagrereklamo, pagkahabag sa sarili, o kapaitan. 
Nagpayo ang apostol na si Pablo: “Magbunyi tayo sa- 
mantalang nasa mga kapighatian, yamang alam 
natin na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagba- 
bata.” (Ro 5:3) Ang mga pagsubok na napagtagum- 
payan nang may pagtitiis at katatagan sa tulong ng 
Diyos ay magsisiwalat na taglay ng isang Kristiyano 
ang kinakailangang katangian na pagbabata---isang 
bagay na hindi aktuwal na nalalaman at hindi naba- 
batid sa pamamagitan ng karanasan bago nagpasi- 
mula ang kapighatian. 

Dapat hayaan ang pagbabata na ‘ganapin ang 
gawa nito sa pamamagitan ng pagpapahintulot na 
lubusang matapos ang pagsubok nang hindi sinisi- 
kap na gumamit ng di-makakasulatang pamamara- 
an upang matapos ito agad. Sa ganitong paraan, ang 


PAGBABAWAL 


pananampalataya ay masusubok at madadalisay, 
at mahahayag ang nagpapalakas na kapangyari- 
han nito. Maaaring malantad ang mga larangan na 
doo'y mahina ang isa, anupat inilalagay ang isang 
Kristiyano sa posisyon na makita ang mga depekto 
at gumawa ng kinakailangang mga pagbabago. Ang 
humuhubog na epekto ng mga pagsubok, kung na- 
bata ang mga ito nang may katapatan, ay maaaring 
makatulong sa isang tao na maging mas matiisin, 
madamayin, mahabagin, mabait, at maibigin sa pa- 
kikitungo sa kaniyang kapuwa. Sa gayon, sa pa- 
mamagitan ng pagpapahintulot sa pagbabata na 
'ganapin ang gawa nito, ang isang tao ay “hindi 
magkukulang ng anumang' bagay na hinahanap ng 
Diyos na Jehova sa kaniyang sinang-ayunang mga 
lingkod.--San 1:2-4. 


PAGBABAWAL. Ang salitang ito ay ginamit 
sa ilang makabagong bersiyon (JB, NE, NW) bilang 
salin ng Hebreong che'rem, na isinalin din sa Ba- 
gong Sanlibutang Salin bilang “bagay na nakatala- 
ga sa pagkapuksa.” Ang salitang Hebreong ito ay 
tumutukoy sa isang bagay na itinalaga sa Diyos 
anupat hindi na mababawi at hindi na matutubos 
pa at sa gayo'y ibinukod para sa sagradong layunin, 
ngunit pinakamalimit itong gamitin may kaugna- 
yan sa mga bagay na ibinukod ukol sa lubusang 
pagkapuksa. Maaari itong ikapit sa isang indibidu- 
wal. (Exo 22:20, ganito ang mababasa sa JB: “Ang 
sinumang maghahain sa ibang mga diyos ay mapa- 
pasailalim sa pagbabawal [itatalaga sa pagkapuk- 
sa,” NW]": Lev 27:29) O maaari itong kumapit sa ka- 
niyang mga pag-aari (Ezr 10:8), sa isang hayop, sa 
isang bukid, o sa anumang bagay na itinalaga ukol 
sa sagradong layunin (Lev 27:21, 28): o sa isang bu- 
ong lunsod at sa lahat ng bagay na naroroon.---Deu 
13:15-17: Jos 6:17. 

Ang sagradong mga pagbabawal ay itinatampok 
sa ilang hula. (Mik 4:13; Zac 14:11) Para sa kumple- 
tong pagtalakay hinggil sa paksang ito, tingnan ang 
NAKATALAGANG BAGAY. 


PAGBABAYAD-SALA. Ang salitang Ingles 
na “atonement” (pagbabayad-sala) ay hinalaw sa 
pananalitang “at one” (kaisa) at, ayon sa pagkakaga- 
mit nito sa Bibliya, nangangahulugan ito ng pagta- 
takip ng mga kasalanan. Ang mga terminong may 
kaugnayan sa pagbabayad-sala ay maraming beses 
na lumilitaw sa Hebreong Kasulatan, lalo na sa 
mga aklat ng Levitico at Mga Bilang. Ang salitang 
Hebreo para sa pagbabayad-sala ay ka-phar, at 
malamang na ang orihinal na kahulugan nito ay 
“takpan,” bagaman iminumungkahi rin ng iba ang 
“punasan.” 

Ang Pangangailangan ng Tao Ukol sa Pagba- 
bayad-Sala. Kailangan ng tao ang pantakip sa 


570 


kasalanan, o pagbabayad-sala, dahil sa minanang 
kasalanan (1Ha 8:46, Aw 51:5, Ec 7:20: Ro 3:23), na 
kagagawan mismo ng tao at hindi ng Diyos. (Deu 
32:4, 5) Nang maiwala ni Adan ang buhay na wa- 
lang hanggan bilang sakdal na tao, nagpamana siya 
ng kasalanan at kamatayan sa kaniyang mga sup- 
ling (Ro 5:12), kung kaya sumailalim sa hatol na 
kamatayan ang mga inapo ni Adan. Dahil dito, 
upang muling matamo ng sangkatauhan ang pag- 
kakataong magtamasa ng buhay na walang hang- 
gan, kailangan ang eksaktong pambayad-sala para 
sa naiwala ni Adan, kasuwato ng legal na simulaing 
inilakip ni Jehova nang maglaon sa Kautusang Mo- 
saiko, samakatuwid nga, mata para sa mata.---Deu 
19:21. 

Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang “pagbaba- 
yad-sala” ay may pangunahing ideya na “panta- 
kip” o “pamalit,” at yaong ibinibigay bilang pamalit, 
o “pantakip,” para sa isang bagay ay dapat na kapa- 
rehung-kapareho nito. Samakatuwid, anumang ba- 
gay na ihahalili sa isang bagay na nawala ay dapat 
na maging “kaisa” ng bagay na iyon, anupat lubu- 
sang tinatakpan ang bagay na nawala bilang eksak- 
tong katumbas niyaon. Dapat ay walang labis at 
walang kulang. Walang di-sakdal na tao ang ma- 
kapaglalaan ng gayong pantakip o pambayad-sala 
upang maisauli ang sakdal na buhay-tao sa sinu- 
man o sa buong sangkatauhan. (Aw 49:7, 8) Upang 
sapat na maipagbayad-sala ang naiwala ni Adan, 
kailangang mailaan ang isang handog ukol sa kasa- 
lanan na eksaktong katumbas ng halaga ng isang 
sakdal na buhay-tao. 

Nagtatag ang Diyos na Jehova ng isang kaayusan 
ng pagbabayad-sala para sa mga Israelita na luma- 
larawan sa isang lalong dakilang paglalaan ukol sa 
pagbabayad-sala. Si Jehova at hindi ang tao ang da- 
pat kilalaning nagtakda at nagsiwalat ng pamama- 
raan ukol sa pagbabayad-sala na tatakip sa mi- 
nanang kasalanan at maglalaan ng kaginhawahan 
mula sa ibinunga nitong hatol na kamatayan. 

Mga Haing Pambayad-Sala. Gaya ng iniutos ng 
Diyos, ang mga Israelita ay naghain ng mga han- 
dog ukol sa kasalanan upang magbayad-sala. (Exo 
29:36, Lev 4:20) May partikular na kahulugan ang 
taunang Araw ng Pagbabayad-Sala, kung kailan 
ang mataas na saserdote ng Israel ay naghahandog 
ng mga haing hayop at nagbabayad-sala para sa ka- 
niyang sarili, para sa ibang mga Levita, at para sa 
di-makasaserdoteng mga tribo ng Israel. (Lev 16) 
Ang mga hayop na inihahain ay dapat na walang 
dungis, na nagpapahiwatig na kailangang sakdal 
ang kanilang inilalarawan. Gayundin, malaking ha- 
laga ang nasasangkot sa pagbabayad-sala sapagkat 
buhay mismo ng inihahandog ang ibinibigay, anu- 
pat ibinubuhos ang dugo nito upang magbayad- 


571 


sala. (Lev 17:11) Ang mga handog ukol sa kasalanan 
na inihandog ng mga Israelita at ang iba't ibang ba- 
hagi ng taunang Araw ng Pagbabayad-Sala ay tiyak 
na nagkintal sa kanilang isip ng kalubhaan ng kani- 
lang pagiging makasalanan at ng malaking panga- 
ngailangan nila na lubusang maipagbayad-sala. Ga- 
yunman, ang mga haing hayop ay hindi lubusang 
makapagbabayad-sala para sa kasalanan ng tao da- 
hil ang mga hayop ay nakabababa sa tao, na binig- 
yan ng kapamahalaan sa mga hayop.--Gen 1:28, 
Aw 8:4-8, Heb 10:1-4, tingnan ang HANDOG, MGA, 
PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG. 

Katuparan kay Kristo Jesus. Malinaw na 
iniuugnay ng Kristiyanong Griegong Kasulatan kay 
Jesu-Kristo ang lubos na pagbabayad-sala para sa 
mga kasalanan ng tao. Sa kaniya natupad ang mga 
sagisag at mga anino ng Kautusang Mosaiko, ya- 
mang siya mismo ang Isa na inilalarawan ng iba't 
ibang haing hayop. Bilang isang taong sakdal at 
walang kasalanan, si Jesus ang handog ukol sa ka- 
salanan para sa lahat ng inapo ni Adan na sa kala- 
unan ay tutubusin mula sa minanang kasalanan at 
kamatayan. (2Co 5:21) Si Kristo ay “naghandog ng 
isang hain ukol sa mga kasalanan nang walang 
hanggan” (Heb 10:12), at walang alinlangang siya 
“ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan 
ng sanlibutan.” (Ju 1:29, 36; 1Co 5:7: Apo 5:12, 
13:8, ihambing ang Isa 53:7.) Ang kapatawaran ay 
nakasalalay sa pagbubuhos ng dugo (Heb 9:22), at 
tinitiyak sa mga Kristiyanong lumalakad sa liwa- 
nag na ‘nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Anak ng 
Diyos mula sa lahat ng kasalanan.'--1Ju 1:7; Heb 
9:13, 14, Apo 1:5. 

Ang sakdal na buhay-tao ni Jesus na inihandog 
bilang hain ang siyang antitipikong handog ukol sa 
kasalanan. Ito ang mahalagang bagay na nagsasa- 
katuparan ng pagbili sa sangkatauhan, anupat tu- 
mutubos sa kanila mula sa minanang kasalanan at 
kamatayan. (Tit 2:13, 14: Heb 2:9) Si Kristo mismo 
ang nagsabi: “Ang Anak ng tao ay dumating, hindi 
upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at 
ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos [sa 
Gr., ly tron] na kapalit ng marami.” (Mar 10:45, ting- 
nan ang PANTUBOS.) Ang kaniyang hain ay naging 
eksaktong pambayad-sala sa naiwala ng makasala- 
nang si Adan, yamang si Jesus ay sakdal at sa ga- 
yo'y katumbas ni Adan bago nagkasala ang unang 
ta0.--1Ti 2:5, 6, Efe 1:7. 

Ginawang posible ang pakikipagkasundo. 
Ang kasalanan ng tao ay lumilikha ng paghihiwalay 
sa pagitan ng Diyos at ng tao, sapagkat hindi sina- 
sang-ayunan ni Jehova ang kasalanan. Maaayos la- 
mang ang hidwaan sa pagitan ng tao at ng kani- 
yang Maylalang kung matutugunan ang kahilingan 
para sa isang tunay na “pantakip,” o pambayad- 


PAGBABAYAD-SALA 


sala, para sa gayong kasalanan. (Isa 59:2: Hab 1:13, 
Efe 2:3) Ngunit ginawang posible ng Diyos na Jeho- 
va ang pakikipagkasundo sa pagitan niya at ng ma- 
kasalanang sangkatauhan sa pamamagitan ng sak- 
dal na taong si Jesu-Kristo. Kaya naman isinulat ng 
apostol na si Pablo: “Nagbubunyi rin tayo sa Diyos 
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, 
na sa pamamagitan niya ay tinanggap natin ngayon 
ang pakikipagkasundo.” (Ro 5:11, tingnan ang PAKI- 
KIPAGKASUNDO.) Upang matamo ang lingap ni Jeho- 
va, kailangang tanggapin ang paglalaan ng Diyos 
ukol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo. Sa pamamagitan lamang nito posibleng ma- 
abot ang isang kalagayang katulad ng kay Adan 
bago siya nagkasala. Nakita ang pag-ibig ng Diyos 
nang gawin niyang posible ang gayong pakikipag- 
kasundo.---Ro 5:6-10. 

Natugunan ang katarungan dahil sa pampa- 
lubag-loob.. Gayunman, kailangan pa ring ma- 
tugunan ang katarungan. Bagaman nilalang na sak- 
dal ang tao, naiwala niya ang kalagayang ito dahil 
sa kasalanan, kung kaya si Adan at ang kaniyang 
mga supling ay sumailalim sa kahatulan ng Diyos. 
Upang matugunan ang katarungan at ang mga si- 
mulain ng katuwiran, kinailangang ilapat ng Diyos 
ang sentensiyang nasa kaniyang kautusan laban sa 
masuwaying si Adan. Subalit udyok ng pag-ibig, 
nagtakda ang Diyos ng isang kaayusan ng pagha- 
halili na makatutugon sa katarungan, kung saan 
ang nagsisising mga supling ng makasalanang si 
Adan ay maaaring patawarin at makipagpayapaan 
sa Diyos nang hindi nilalabag ang katarungan. (Col 
1:19-23) Kaya naman “isinugo ni Jehova ang kani- 
yang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa 
ating mga kasalanan. (1Ju 4:10, Heb 2:17) Ang 
pampalubag-loob ay yaong bagay na nagpapalu- 
bag-loob o nagpapangyaring mabigyan ng lingap 
ang isa. Inaalis ng pampalubag-loob na hain ni Je- 
sus ang dahilan upang hatulan ng Diyos ang tao 
anupat ginagawang posible na mapagkalooban siya 
ng lingap at awa ng Diyos. Sa kaso ng espirituwal na 
Israel at ng lahat ng iba pang gustong makinabang 
sa pampalubag-loob na ito, inaalis nito ang para- 
tang na kasalanan at ang ibinunga niyaon na hatol 
na kamatayan.--1Ju 2:1, 2, Ro 6:23. 

Ang ideya ng paghahalili ay itinatampok ng ilang 
teksto sa Bibliya na may kaugnayan sa pagbaba- 
yad-sala. Halimbawa, sinabi ni Pablo na “si Kristo 
ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa 
Kasulatan” (1Co 15:3), at na “sa pamamagitan ng 
pagbili ay pinalaya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng 
Kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sum- 
pa na kapalit natin [na mga Judio], sapagkat nasu- 
sulat: Isinumpa ang bawat tao na nakabayubay sa 


PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG 


tulos.'” (Gal 3:13; Deu 21:23) Ganito naman ang ko- 
mento ni Pedro: “Siya mismo ang nagdala ng ating 
mga kasalanan sa kaniyang sariling katawan sa tu- 
los, upang tayo ay matapos na sa mga kasalanan at 
mabuhay sa katuwiran. At 'sa pamamagitan ng ka- 
niyang mga latay ay napagaling kayo.'” (1Pe 2:24: 
Isa 53:5) Isinulat din ni Pedro: “Si Kristo man ay na- 
matay nang minsanan may kinalaman sa mga ka- 
salanan, isang taong matuwid ukol sa mga di- 
matuwid, upang maakay niya kayo sa Diyos."---1Pe 
3:18. 

Kailangan ang pananampalataya dahil sa 
maibiging paglalaang ito. Nagpakita ng pag- 
ibig ang Diyos at si Kristo sa pamamagitan ng pag- 
lalaan ng lubusang pagbabayad-sala para sa mina- 
nang mga kasalanan ng tao. (Ju 3:16; Ro 8:32, 1Ju 
3:16) Gayunman, upang makinabang doon, ang 
isang tao ay dapat na magpakita ng tunay na pag- 
sisisi at manampalataya. Halimbawa, hindi kinalu- 
lugdan ni Jehova ang mga hain ng Juda kapag 
mali ang kanilang saloobin. (Isa 1:10-17) Isinugo ng 
Diyos si Kristo “bilang isang handog para sa pagpa- 
palubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya 
sa kaniyang dugo.” (Ro 3:21-26) Yaong mga nana- 
nampalataya at tumatanggap sa paglalaan ng Diyos 
para sa pagbabayad-sala sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo ay maaaring maligtas, yaon namang mga 
nagtatakwil dito ay hindi maliligtas. (Gaw 4:12) At 
“kung sinasadya [ng sinuman na] mamihasa sa ka- 
salanan pagkatapos na matanggap ang tumpak na 
kaalaman sa katotohanan, wala nang anumang ha- 
ing natitira pa para sa kasalanan, kundi may na- 
katatakot na paghihintay sa paghuhukom.”---Heb 
10:26-31. 


PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG. Ang 
Araw ng Pagbabayad-Sala (sa Heb., yohm hak-kip- 
purim, “araw ng mga pagtatakip”) ay isang araw 
ng pagpapalubag-loob o ng pagtatakip sa mga kasa- 
lanan, na ipinagdiriwang ng Israel sa ikasampung 
araw ng ikapitong buwan ng sagradong taon, o tu- 
wing Tisri 10. (Ang Tisri ay pumapatak ng Set- 
yembre-Oktubre.) Sa araw na ito, ang mataas na sa- 
serdote ng Israel ay naghahandog ng mga haing 
pantakip sa kasalanan para sa kaniya, sa iba pang 
mga Levita, at sa bayan. Panahon din ito upang li- 
nisin ang tabernakulo, o ang mga templo nang 
maglaon, mula sa nagpaparuming epekto ng kasala- 
nan. 

Ang Araw ng Pagbabayad-Sala ay isang panahon 
ng banal na kombensiyon at ng pag-aayuno, gaya 
ng ipinahihiwatig ng utos na sa araw na iyon ay da- 
pat “pighatiin ng bayan ang kanilang mga kaluluwa." 
Ito lamang ang pag-aayuno na iniutos sa Kautusang 
Mosaiko. Isa rin itong sabbath, isang panahon ng 


572 


pagtigil sa pang-araw-araw na mga gawain.---Lev 
16:29-31, 23:26-32, Bil 29:7; Gaw 27:9. 

Sa loob ng isang taon, tanging sa Araw ng Pagba- 
bayad-Sala pinahihintulutang pumasok ang mataas 
na saserdote sa Kabanal-banalang silid ng taberna- 
kulo o ng templo. (Heb 9:7: Lev 16:2, 12, 14, 15) Ka- 
pag sumapit na ang taon ng Jubileo, nagsisimula ito 
sa Araw ng Pagbabayad-Sala.--Lev 25:9. 

Ang kapatid ni Moises na si Aaron ang mataas na 
saserdote ng Israel nang itatag ang pagdiriwang 
na ito sa ilang ng Peninsula ng Sinai noong ika- 
16 na siglo B.C.E. Ang mga itinagubilin sa kaniya 
noon ang nagsilbing parisan ng sumunod na mga 
pagdiriwang ng Araw ng Pagbabayad-Sala. Higit 
nating mauunawaan ang kahulugan nito para sa 
mga Israelita kung ilalarawan natin sa isip ang ka- 
hanga-hangang mga pangyayari sa araw na iyon. 
Tiyak na nakatulong sa kanila ang gayong pagdiri- 
wang upang higit nilang madama na sila ay maka- 
salanan at na kailangan nila ng katubusan at upang 
higit nilang mapahalagahan ang saganang awa ni 
Jehova sa paggawa ng kaayusang ito para matakpan 
ang kanilang mga kasalanan noong nagdaang taon. 

Mga Kaganapan sa Araw ng Pagbabayad- 
Sala. Sa Araw ng Pagbabayad-Sala, si Aaron ay 
pumapasok sa dakong banal taglay ang isang gu- 
yang toro bilang handog ukol sa kasalanan at isang 
barakong tupa bilang handog na sinusunog. (Lev 
16:3) Sa araw na iyon ay inaalis niya ang kaniyang 
karaniwang kagayakang pansaserdote, naliligo siya 
sa tubig, at nagbibihis siya ng banal na mga kasuu- 
tang lino. (Lev 16:4) Pagkatapos, pagpapalabunu- 
tan ng mataas sa saserdote ang dalawang kambing 
(mga batang kambing na lalaki), na kinuha sa kapu- 
lungan ng mga anak ni Israel at parehung-pareho 
sa pagiging malusog at walang kapintasan. (Lev 16: 
5, 7) Pagpapalabunutan niya ang mga iyon upang 
malaman kung alin sa dalawa ang ihahain kay Je- 
hova bilang handog ukol sa kasalanan at kung alin 
ang pakakawalan sa ilang bilang ang 'kambing para 
kay Azazel' na magdadala ng kanilang mga kasala- 
nan. (Lev 16:8, 9; ihambing ang 14:1-7: tingnan ang 
AZAZEL.) Pagkatapos ay ihahain niya ang guyang 
toro bilang handog ukol sa kasalanan para sa kani- 
yang sarili at sa kaniyang sambahayan, na doo'y ka- 
sama ang buong tribo ni Levi, na kinabibilangan na- 
man ng kaniyang pamilya. (Lev 16:6, 11) Kasunod 
nito, kukuha siya ng mabangong insenso at kukunin 
niya ang lalagyan ng apoy na pundo ng nagniningas 
na baga mula sa altar at papasok siya sa loob ng kur- 
tina sa Kabanal-banalan. Ang insenso ay sinusunog 
sa kaloob-loobang silid na ito, na kinaroroonan ng 
kaban ng patotoo, anupat ang usok ng nasusunog 
na insenso ay kumakalat sa ibabaw ng ginintu- 
ang takip ng Kaban na may dalawang kerubin na 


573 


yari sa ginto. (Lev 16:12, 13, Exo 25:17-22) Kaila- 
ngang isagawa ang bagay na ito upang si Aaron ay 
muling makapasok nang ligtas sa Kabanal-bana- 
lan. 

Pagkalabas mula sa Kabanal-banalan, si Aaron ay 
kukuha ng dugo ng toro, papasok sa silid na ito dala 
ang dugo, at pitong ulit niyang iwiwisik iyon sa pa- 
mamagitan ng kaniyang daliri sa harap ng takip ng 
Kaban sa dakong S. Sa gayon ay natatapos ang pag- 
babayad-sala para sa mga saserdote, anupat nagi- 
ging malinis sila at maaari nang mamagitan kay Je- 
hova at sa kaniyang bayan.--Lev 16:14. 

Ang kambing na kinahulugan ng palabunot “para 
kay Jehova” ay inihahain bilang handog ukol sa ka- 
salanan para sa bayan. (Lev 16:8-10) Pagkatapos ay 
dadalhin ng mataas na saserdote ang dugo ng kam- 
bing na para kay Jehova sa loob ng Kabanal-bana- 
lan, at doon ay gagamitin niya ito upang magbayad- 
sala para sa 12 di-makasaserdoteng tribo ng Israel. 
Gaya ng ginawa sa dugo ng toro, ang dugo ng kam- 
bing ay iwiwisik “sa takip at sa harap ng takip” ng 
Kaban.--Lev 16:15. 

Sa gayunding paraan nagbabayad-sala si Aaron 
para sa dakong banal at sa tolda ng kapisanan. Pag- 
katapos, kukuha siya ng dugo ng toro at ng 'kam- 
bing para kay Jehova” upang magbayad-sala para sa 
altar ng handog na sinusunog, anupat nilalagyan 
niya ng dugo ang mga sungay ng altar. “Iwiwisik 
din niya ang dugo sa ibabaw niyaon sa pamamagi- 
tan ng kaniyang daliri nang pitong ulit at lilinisin 
iyon at pababanalin iyon mula sa mga karumihan 
ng mga anak ni Israel.”--Lev 16:16-20. 

Pagkatapos, ibabaling naman ng mataas na saser- 
dote ang kaniyang pansin sa kambing na para kay 
Azazel. Ipapatong niya ang kaniyang mga kamay sa 
ulo nito, ipagtatapat niya sa ibabaw nito ang “lahat 
ng kamalian ng mga anak ni Israel at lahat ng kani- 
lang pagsalansang sa lahat ng kanilang mga kasala- 
nan,” ilalagay niya ang mga iyon sa ulo nito, at pa- 
kakawalan niya ito “sa ilang sa pamamagitan ng 
kamay ng isang taong nakahanda.” Sa gayon ay da- 
dalhin ng kambing ang mga kamalian ng mga Isra- 
elita patungo sa ilang, kung saan ito maglalaho. (Lev 
16:20-22) Pagkatapos nito, lalabhan ng taong nag- 
pakawala sa kambing ang kaniyang mga kasuutan 
at paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig bago 
siya pumasok sa kampo.---Lev 16:26. 

Si Aaron naman ngayon ay papasok sa tolda ng 
kapisanan, maghuhubad ng mga kasuutang lino, 
maliligo, at magbibihis ng kaniyang karaniwang ka- 
suutan. Kasunod nito, ihaharap niya ang kaniyang 
handog na sinusunog at ang handog na sinusunog 
para sa bayan (ang mga barakong tupa na binang- 
git sa Lev 16:3, 5) at magbabayad-sala siya, at pau- 
usukin niya ang taba ng handog ukol sa kasalanan 


PAGBABAYAD-SALA, ARAW NG 


sa ibabaw ng altar. (Lev 16:23-25) Itinakda ng Diyos 
na Jehova na para lamang sa kaniya ang taba ng 
hain, at pinagbawalan niya ang mga Israelita na ka- 
inin iyon. (Lev 3:16, 17; 4:31) Ang natira sa mga 
bangkay ng toro at ng kambing na handog ukol sa 
kasalanan ay aalisin sa looban ng tabernakulo at da- 
dalhin sa isang lugar sa labas ng kampo, kung saan 
susunugin ang mga iyon. Ang nagsunog ng mga 
iyon ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan at pa- 
liliguan niya ang kaniyang laman sa tubig, pagkata- 
pos ay makapapasok na siya sa kampo. (Lev 16:27, 
28) Ang iba pang mga hain sa araw na iyon ay bi- 
nabanggit sa Bilang 29:7-11. 

Nagwakas ang Lehitimong Pagdiriwang. 
Bagaman ipinagdiriwang pa rin ng mga tagapagta- 
guyod ng Judaismo ang Araw ng Pagbabayad-Sala, 
ang gayong pagdiriwang ay ibang-iba sa pagdiri- 
wang na itinatag ng Diyos, sapagkat wala silang ta- 
bernakulo, altar, at kaban ng tipan, hindi sila nag- 
hahain ng mga toro at mga kambing, at wala 
silang mga Levitikong saserdote. Sa kabilang dako, 
batid ng mga Kristiyano na ang mga lingkod ni Je- 
hova ay wala na sa ilalim ng gayong pananagutan. 
(Ro 6:14: Heb 7:18, 19: Efe 2:11-16) Bukod diyan, 
dahil sa pagkawasak ng templo sa Jerusalem noong 
70 C.E., nagwakas na ang paglilingkod ng tunay na 
mga Levitikong saserdote, at imposible nang patu- 
nayan ngayon kung sinu-sino ang karapat-dapat na 
gumanap bilang mga saserdote. Ganito ang sabi ng 
The Encyclopedia Americana (1956, Tomo XVII, 
p. 294) tungkol sa mga Levita: “Pagkatapos na ma- 
wasak ang templo noong panahon ng pangangalat, 
naglaho na sila sa kasaysayan, anupat napasama sa 
maraming bihag na nangalat sa buong imperyo ng 
Roma.” 

Antitipikong Katuparan. Noong ipinagdiri- 
wang pa ito nang wasto, ang taunang Araw ng Pag- 
babayad-Sala, tulad ng iba pang bahagi ng Kau- 
tusang Mosaiko, ay nagsisilbing larawan ng isang 
bagay na mas dakila. Kung susuriin ang pagdiri- 
wang na ito sa liwanag ng kinasihang pananalita ng 
apostol na si Pablo, makikita natin na si Jesu-Kristo 
at ang kaniyang ginawang pagtubos sa sangkatau- 
han ay isinagisag ng mataas na saserdote ng Israel 
at ng mga hayop na ginamit sa seremonya ng pag- 
babayad-sala. Sa liham ni Pablo sa mga Hebreo, ipi- 
nakita niya na si Jesu-Kristo ang dakilang antitipi- 
kong Mataas na Saserdote. (Heb 5:4-10) Sinabi rin 
ng apostol na ang pagpasok ng mataas na saserdote 
sa Kabanal-banalan isang araw sa bawat taon taglay 
ang dugo ng mga haing hayop ay lumarawan sa 
pagpasok ni Jesu-Kristo sa langit mismo taglay ang 
sarili niyang dugo upang magbayad-sala para sa 
mga nananampalataya sa kaniyang hain. Sabihin 
pa, palibhasa'y walang kasalanan, hindi kinailangan 


PAGBABAYUBAY 


ni Kristo na maghandog ng hain para sa anumang 
personal na kasalanan, di-tulad ng mataas na saser- 
dote ng Israel.---Heb 9:11, 12, 24-28. 

Inihahain noon ni Aaron ang toro para sa mga 
saserdote at sa iba pang miyembro ng tribo ni Levi, 
anupat iwiniwisik niya ang dugo nito sa Kabanal- 
banalan. (Lev 16:11, 14) Sa katulad na paraan, ini- 
harap ni Kristo ang halaga ng kaniyang dugo sa 
Diyos sa langit, kung saan makikinabang dito ya- 
ong mga mamamahalang kasama niya bilang mga 
saserdote at mga hari. (Apo 14:1-4, 20:6) Inihaha- 
in din noon ang kambing na para kay Jehova at iwi- 
niwisik ang dugo nito sa harap ng Kaban na nasa 
Kabanal-banalan, para naman sa kapakinabangan 
ng di-makasaserdoteng mga tribo ng Israel. (Lev 
16:15) Sa gayunding paraan, hindi lamang ang ma- 
kasaserdoteng espirituwal na Israel ang nakikina- 
bang sa iisang hain ni Jesu-Kristo, kundi pati ang 
sangkatauhan. Dalawang kambing ang kinailangan 
noon, sapagkat hindi posibleng ihain ang isang 
kambing at pagkatapos ay gamitin iyon upang dal- 
hin ang mga kasalanan ng Israel. Ang dalawang 
kambing ay tinutukoy bilang isang handog ukol sa 
kasalanan (Lev 16:5) at itinuturing na magkapan- 
tay hanggang sa mapagpalabunutan, na nagpapa- 
hiwatig na iisa ang isinasagisag ng mga iyon. Kaa- 
yon nito, hindi lamang inihain si Jesu-Kristo kundi 
dinala rin niya ang mga kasalanan ng sangkatau- 
han na alang-alang sa kanila ay namatay siya bi- 
lang hain. 

Ipinakita ng apostol na si Pablo na, yamang ang 
dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi ma- 
aaring mag-alis ng mga kasalanan, naghanda ang 
Diyos ng isang katawan para kay Jesus (na ipinaki- 
ta ni Jesus na handa niyang ihain noong iharap niya 
ang kaniyang sarili upang magpabautismo), at kaa- 
yon ng kalooban ng Diyos, ang mga tagasunod ni 
Kristo ay “pinabanal sa pamamagitan ng paghahan- 
dog ng katawan ni Jesu-Kristo nang minsanan." 
(Heb 10:1-10) Kung paanong ang natira sa mga ka- 
tawan ng toro at ng kambing na inihandog sa Araw 
ng Pagbabayad-Sala ay sinusunog sa labas ng kam- 
po ng Israel, binanggit ng apostol na nagdusa si 
Kristo (nang ibayubay siya) sa labas ng pintuang- 
daan ng Jerusalem.---Heb 13:11, 12. 

Samakatuwid, maliwanag na bagaman ang Araw 
ng Pagbabayad-Sala ng mga Judio ay hindi lubusan 
at permanenteng nakapag-alis ng kasalanan kahit 
para sa Israel, ang iba't ibang bahagi ng taunang 
pagdiriwang na ito ay nagsilbing mga sagisag. Lu- 
marawan ang mga iyon sa kamangha-manghang 
pagbabayad-sala para sa mga kasalanan, na isina- 
gawa ni Jesu-Kristo, ang Mataas na Saserdote na 
ipinahahayag ng mga Kristiyano.--Heb 3:1, ting- 
nan ang PAGBABAYAD-SALA, PANTUBOS. 


574 


PAGBABAYUBAY. Sa literal na diwa, ang 
pagpapako sa isang biktima, patay man o buhay, sa 
tulos o poste. Ang pagpatay kay Jesu-Kristo ang pi- 
nakakilalang halimbawa nito. (Luc 24:20; Ju 19:14- 
16: Gaw 2:23, 36) Iba't ibang paraan ng pagba- 
bayubay ang isinasagawa ng mga bansa noong 
sinaunang panahon. 

Ang mga Asiryano, na kilala sa kanilang malupit 
na pakikipagdigma, ay nagbayubay ng hubad na 
katawan ng mga bihag na nakatuhog sa matutulis 
na tulos na itinusok sa tiyan patungo sa dibdib. May 
ilang relyebe na nasumpungan sa mga bantayog, 
na ang isa ay naglalarawan ng pagsalakay at pana- 
nakop ng mga Asiryano sa Lakis, anupat ipinakiki- 
ta roon ang pamamaraang ito ng pagbabayubay. 
--2Ha 19:8: LARAWAN, Tomo 1, p. 958. 

Ang mga Persiano ay gumamit din ng pagbaba- 
yubay bilang isang paraan ng pagpaparusa. Sinasa- 
bi ng ilan na karaniwan nang pinupugutan muna 
nila ng ulo o binabalatan muna ang mga ibinabayu- 
bay. Ipinagbawal ni Dariong Dakila ang paghadlang 
sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem, at ang 
sinumang lalabag sa utos na iyon ay ibabayubay sa 
isang kahoy na binunot sa sariling bahay nito. (Ezr 
6:11) Noong panahon ng paghahari ng anak ni Da- 
rio, si Ahasuero (Jerjes I), dalawa sa mga bantay- 
pinto ng palasyo ang ibinitin, o ibinayubay, sa tulos, 
ang kaparusahan na karaniwang inilalapat ng mga 
Persiano sa mga traidor. (Es 2:21-23) Si Haman at 
ang kaniyang sampung anak ay ibinitin din sa tulos. 
(Es 5:14: 6:4: 7:9, 10: 9:10, 13, 14, 25) Si Herodotus 
(II, 125, 159: IV, 43) ay bumabanggit din ng iba 
pang mga halimbawa ng pagbabayubay na ginawa 
ng mga Persiano. 

Ayon sa isang kautusang Judio, ang mga nakaga- 
wa ng kagimbal-gimbal na mga krimen na gaya ng 
pamumusong o idolatriya ay papatayin muna sa pa- 
mamagitan ng pagbato, o ng iba pang pamamara- 
an, at pagkatapos ay ilalantad ang kanilang mga 
bangkay na nasa mga tulos, o mga punungkahoy, 
bilang babalang halimbawa para sa iba. (Deu 21:22, 
23, Jos 8:29: 10:26, 2Sa 21:6, 9) Maaaring pinapatay 
rin muna ng mga Ehipsiyo ang mga kriminal bago 
nila ibitin ang mga iyon sa tulos, gaya ng ipinahihi- 
watig ng makahulang mga salita ni Jose sa punong 
magtitinapay ni Paraon: “laangat ni Paraon ang 
iyong ulo mula sa iyo at tiyak na ibibitin ka sa isang 
tulos.”--Gen 40:19, 22, 41:13. 

Sinasabi na ang kaugaliang pagbabayubay ay na- 
kuha ng mga Griego at ng mga Romano sa mga 
taga-Fenicia, at inalis ito sa imperyo noon lamang 
mga araw ni Constantino. Bihirang-bihirang ibayu- 
bay noon ang isang mamamayang Romano, sapag- 
kat ito ay isang kaparusahan na kadalasang inilala- 
pat sa mga alipin at sa mabababang uri ng mga 


575 


kriminal. Ang pagbabayubay ay itinuring kapuwa 
ng mga Judio at mga Romano bilang sagisag ng ka- 
dustaan at kahihiyan, anupat para lamang sa mga 
isinumpa.--Deu 21:23, Gal 3:13, Fil 2:8. 

Noong unang siglo, kung may karapatan man ang 
mga Judio na magbayubay ng isang tao sa relihiyo- 
song mga kadahilanan (isang bagay na pinag-aalin- 
langanan), maliwanag na hindi nila magagawa iyon 
para sa mga paglabag na sibil: tanging isang opis- 
yal na Romano na gaya ni Poncio Pilato ang may 
gayong awtoridad. (Ju 18:31: 19:10) Gayunpaman, 
ang mga Judio, at lalo na ang kanilang mga pu- 
nong saserdote at mga tagapamahala, ang pangu- 
nahin nang responsable sa pagbabayubay kay Kris- 
to.--Mar 15:1-15: Gaw 2:36, 4:10: 5:30, 1Co 2:8. 

Kung minsan, itinatali ng mga Romano sa tulos 
ang kanilang biktima, anupat maaari pa itong ma- 
buhay nang ilang araw bago bumigay ang kaniyang 
pisikal na lakas dahil sa paghihirap na dulot ng kirot, 
uhaw, gutom, at pagkahantad sa araw. Gaya sa kaso 
ni Jesus, karaniwan nang ipinapako ng mga Roma- 
no sa tulos ang mga kamay (at malamang na pati 
ang mga paa) ng akusado. (Ju 20:25, 27: Luc 24:39, 
Aw 22:16, tlb sa Rbi8, Col 2:14) Yamang noon pa 
ma'y itinuturing na ng mga anatomista na ang pul- 
so ay bahagi ng kamay, ipinapalagay ng ilang tao sa 
medisina na ang mga pako ay ibinabaon noon sa pa- 
gitan ng maliliit na buto ng pulso upang huwag ma- 
punit ang laman na maaaring mangyari kung ang 
mga ito ay ibinaon sa mga palad. (Tingnan ang The 
Journal of the American Medical Association, Mar- 
so 21, 1986, p. 1460.) Kasuwato ito ng mismong pag- 
gamit ng Bibliya sa salitang “kamay” na kasama pati 
ang pulso sa mga tekstong gaya ng Genesis 24:47, 
kung saan sinasabi na ang mga pulseras ay isinuot 
sa “mga kamay,” at Hukom 15:14, kung saan tinutu- 
koy ang mga pangaw na nasa “mga kamay" ni Sam- 
son. 

Hindi sinasabi ng ulat kung ang mga manggaga- 
wa ng kasamaan na nakabayubay sa tabi ni Jesus 
ay ipinako o itinali lamang sa mga tulos. Kung itina- 
li lamang sila, maaaring ito ang dahilan kung bakit, 
noong si Jesus ay masumpungang patay na, sila ay 
buhay pa at kinailangan pang baliin ang kanilang 
mga binti. (Ju 19:32, 33) Pagkatapos baliin ang ka- 
nilang mga binti, di-nagtagal ay namatay sila dahil 
sa pangangapos ng hininga, yamang, gaya ng ipina- 
palagay ng ilan, hindi na nila maiaangat ang kani- 
lang katawan upang maibsan ang igting ng kani- 
lang mga kalamnan sa dibdib. Gayunman, hindi 
masasabi na ito talaga ang dahilan kung bakit mas 
huling namatay ang mga manggagawa ng kasama- 
an kaysa kay Jesus, sapagkat hindi naman nila na- 
ranasan ang mental at pisikal na pahirap na idinulot 
kay Jesus. Bago nito ay dumanas siya ng magda- 


PAGBABAYUBAY 


mag na paghihirap sa mga kamay ng kaniyang mga 
kaaway, bukod pa sa panghahagupit ng mga kawal 
na Romano, anupat marahil ay hanggang sa pun- 
tong hindi na niya mapasan ang kaniyang sariling 
pahirapang tulos, gaya ng kaugalian noon.---Mar 
14:32-15:21; Luc 22:39-23:26. 


Ano ang isinisiwalat ng orihinal 
na Griego may kinalaman sa hugis 
ng kasangkapan kung saan 
pinatay si Jesus? 


Karamihan ng mga salin ng Bibliya ay nagsasabi 
na si Kristo ay “ipinako sa krus” sa halip na “ibina- 
yubay.” Ito'y dahil sa karaniwang paniniwala na ang 
pahirapang kasangkapan kung saan siya ibinitin ay 
isang “krus” na binubuo ng dalawang piraso ng ka- 
hoy sa halip na iisang istaka, o tulos. Ayon din sa 
tradisyon, at hindi batay sa Kasulatan, ang pinapa- 
san lamang ng isang taong nahatulan ay ang paha- 
lang na bahagi ng krus, na tinatawag na patibulum, 
o antenna, sa halip na ang dalawang bahagi niyaon. 
Sa ganitong paraan ay sinisikap ng ilan na iwasang 
mag-atang sa isang tao ng napakabigat na pasan na 
hindi niya kayang kaladkarin o pasanin hanggang 
sa Golgota. 

Subalit, ano ang sinasabi ng mismong mga ma- 
nunulat ng Bibliya may kinalaman sa mga bagay na 
ito? Ginamit nila ang pangngalang Griego na stau- 
ros’ nang 27 ulit at ang mga pandiwang stau-ro' o 
nang 46 na ulit, ang syn-stauro'o (ang unlaping syn 
ay nangangahulugang “kasama”) nang 5 ulit, at 
ang anastauro'o (ang a:na” ay nangangahulugang 
“muli”) nang minsan lamang. Ginamit din nila nang 
5 ulit ang salitang Griego na xy lon, na nanganga- 
hulugang “kahoy,” upang tumukoy sa pahirapang 
kasangkapan kung saan ipinako si Jesus. 

Kapuwa sa klasikal na Griego at Koine, ang stau- 
ros' ay walang diwa ng isang “krus” na binubuo ng 
dalawang kahoy. Ito ay nangangahulugan lamang 
ng isang patindig na tulos, istaka, pilote, o poste, na 
maaaring gamitin sa paggawa ng bakod, tanggulan, 
o kulungan. Ganito ang sabi ng New Bible Dic- 
tionary ng 1985 ni Douglas sa ilalim ng paksang 
“Cross,” pahina 253: “Ang salitang Gr. para sa 'krus' 
(stauros; pandiwa, stauroo ... ) ay pangunahin nang 
nangangahulugan ng isang patindig na tulos o biga, 
at pangalawahin na ng isang tulos na ginagamit bi- 
lang isang kasangkapan sa pagpaparusa o paglalapat 
ng kamatayan.” 

Bukod diyan, ginamit din nina Lucas, Pedro, at Pa- 
blo ang xy lon bilang singkahulugan ng stauros’, 
anupat ito'y karagdagang katibayan na si Jesus ay 
ibinayubay sa isang patindig na tulos na walang 


PAGBATI 


nakapahalang na biga, sapagkat iyon ang kahulugan 
ng xy 'lon sa pantanging diwang ito. (Gaw 5:30, 
10:39: 13:29, Gal 3:13, 1Pe 2:24) Ang xy lon ay lu- 
militaw rin sa Griegong Septuagint sa Ezra 6:11, na 
bumabanggit ng iisang biga o kahoy na doo'y iba- 
bayubay ang isang manlalabag-batas. 

Kung gayon, may-kawastuang itinatawid ng Ba- 
gong Sanlibutang Salin sa mambabasa ang saligang 
ideyang ito ng tekstong Griego sa pamamagitan ng 
pagsasalin sa stauros’ bilang “pahirapang tulos,” at 
sa pandiwang stau-ro'o bilang “ibayubay,” samaka- 
tuwid nga, ipako sa tulos, o poste. Sa ganitong para- 
an ay hindi maipagkakamali ang stau-ros' sa tradi- 
syonal at eklesyastikal na mga krus. (Tingnan ang 
PAHIRAPANG TULOS.) Makatuwiran ang sinabi ng Ka- 
sulatan na isang tao lamang tulad ni Simon ng Cire- 
ne ang pumasan sa pahirapang tulos, sapagkat kung 
ang diyametro niyaon ay 15 sentimetro (6 na pulga- 
da) at ang haba niyaon ay 3.5 m (11 piye), mala- 
mang na iyon ay tumitimbang nang mahigit la- 
mang sa 45 kg (100 1b).--Mar 15:21. 

Pansinin ang sinabi ni W. E. Vine hinggil sa 
paksang ito: “Ang STAUROS (otavgQ0g) ay tumu- 
tukoy, pangunahin na, sa isang patindig na istaka 
o tulos. Ipinapako rito ang mga salarin upang pata- 
yin. Sa orihinal na paggamit, kapuwa ang pangnga- 
lan at ang pandiwang stauroo, ipako sa tulos o ista- 
ka, ay naliba sa eklesyastikal na anyo ng krus 
na binubuo ng dalawang biga.” Pagkatapos ay bi- 
nanggit ng iskolar sa Griego na si Vine na sa mga 
Caldeo nagmula ang krus na binubuo ng dalawang 
piraso ng kahoy at na tinanggap ito ng Sangkakris- 
tiyanuhan mula sa mga pagano noong ikatlong sig- 
lo C.E. bilang sagisag ng pagbabayubay kay Kristo. 
- Vine's Expository Dictionary of Old and New Tes- 
tament Words, 1981, Tomo 1, p. 256. 

Kapansin-pansin ang komentong ito sa aklat na 
The Cross in Ritual, Architecture, and Art: “Naka- 
pagtataka, subalit walang alinlangang totoo, na ma- 
tagal nang panahon bago pa ang kapanganakan ni 
Kristo, at mula pa noon sa mga lupaing hindi naman 
narating ng mga turo ng Simbahan, ang Krus ay gi- 
nagamit na bilang isang sagradong sagisag. .. . Si 
Bacchus ng Gresya, si Tamuz ng Tiro, si Bel ng Cal- 
dea, at si Odin ng Scandinavia, ay pawang isinasa- 
gisag ng isang kagamitang anyong-krus para sa 
kani-kanilang mga deboto.”--Ni G. S. Tyack, Lon- 
don, 1900, p. 1. 

Dagdag naman ng aklat na The Non-Christian 
Cross, ni J. D. Parsons (London, 1896): “Wala ni 
isang pangungusap sa alinman sa maraming ak- 
dang bumubuo sa Bagong Tipan, na, sa orihinal na 
Griego, ay nagbibigay kahit ng di-tuwirang katiba- 
yan na wari bang ang stauros na ginamit sa kaso ni 
Jesus ay iba pa sa pangkaraniwang stauros; wala 


576 


ring katibayan na wari bang binubuo iyon, hindi ng 
iisang piraso ng kahoy, kundi ng dalawang piraso na 
magkapako sa anyong isang krus. .. . Nakapanlilin- 
lang ang ginawa ng ating mga guro sa pagsasalin 
ng salitang stauros bilang ‘krus’ kapag isinasalin 
nila sa ating katutubong wika ang mga Griegong 
dokumento ng Simbahan, at na suportahan ang 
pagkilos na iyan sa pamamagitan ng paglalagay 
ng 'krus' sa ating mga leksikon bilang kahulugan ng 
stauros nang hindi maingat na ipinaliliwanag na 
ang pinakamahalaga ay na hindi iyan ang panguna- 
hing kahulugan ng salita noong mga araw ng mga 
Apostol, na hindi iyan ang pangunahing katuturan 
nito kundi noong dakong huli na lamang, at nagka- 
gayon lamang, kung nagkagayon nga, dahil, baga- 
man walang katibayang susuporta rito, sa di-mala- 
mang kadahilanan ay ipinalagay na ang partikular 
na stauros kung saan pinatay si Jesus ay may ga- 
yong partikular na hugis.”--P. 23, 24, tingnan din 
ang The Companion Bible, 1974, Apendise Blg. 162. 

Makasagisag na Paggamit. Bukod sa lubu- 
sang pagpapatotoo ng Kasulatan may kinalaman sa 
pisikal na pagbabayubay sa Panginoong Jesu-Kristo 
(1Co 1:13, 23; 2:2, 2Co 13:4: Apo 11:8), tinutukoy rin 
nito ang pagbabayubay sa diwang makasagisag at 
metaporiko, gaya sa Galacia 2:20. Pinatay ng mga 
Kristiyano ang kanilang lumang personalidad sa pa- 
mamagitan ng pananampalataya sa ibinayubay na 
si Kristo. (Ro 6:6, Col 3:5, 9, 10) “Bukod diyan, ibina- 
yubay niyaong mga kay Kristo Jesus ang laman ka- 
sama ng mga pita at mga pagnanasa nito,” ang sabi 
ni Pablo, anupat idinagdag niya na sa pamamagitan 
ni Kristo “ang sanlibutan ay naibayubay sa akin at 
ako naman sa sanlibutan.”---Gal 5:24: 6:14. 

Ang mga apostata, sa diwa, ay 'agbabayubay 
muli sa Anak ng Diyos sa ganang kanila at nagla- 
lantad sa kaniya sa hayag na kahihiyan,' anupat gi- 
nagawa iyon sa pamamagitan ng tulad-Hudas na 
paghihimagsik laban sa kaayusan ng Diyos para sa 
kaligtasan.---Heb 6:4-6. 


PAGBATI. Tingnan ang Posisyon AT KILOS NG 
KATAWAN. 
PAGBATO. Sa ilalim ng Kautusan, ang isang 


manggagawa ng kamalian na marapat sa kaparusa- 
hang kamatayan ay kadalasang pinupukol ng mga 
bato hanggang sa mamatay. (Lev 20:2) Ginagawa 
ito upang “alisin ang kasamaan sa gitna nila.” Mari- 
rinig ng buong Israel ang tungkol sa kaparusahang 
ito, at maikikintal sa kanilang mga puso ang pagka- 
takot sa paggawa ng gayong kasamaan. (Deu 13:5, 
10, 11, 22:22-24) Ipinakita ng pagbato nila sa mang- 
gagawa ng kasamaan na masigasig sila sa tunay na 
pagsamba, anupat masidhi nilang ninanais na wa- 
lang kadustaang sumapit sa pangalan ng Diyos at 


577 


hinahangad nilang mapanatiling malinis ang kon- 
gregasyon. 

Bago batuhin ang isang manggagawa ng kamali- 
an, di-kukulangin sa dalawang saksi ang kailangang 
magbigay ng magkasuwatong patotoo laban sa ka- 
niya, at pagkatapos nito, sila ang unang maghaha- 
gis ng mga bato. (Lev 24:14, Deu 17:6, 7) Dahil sa 
posibilidad na siya ang magiging tagapuksa, mai- 
ngat na mag-iisip ang isang tao bago siya magbigay 
ng patotoo at walang alinlangang naging hadlang 
ito sa pagtestigo nang may kabulaanan, na kung 
matutuklasan ay mangangahulugan ng sariling bu- 
hay ng sinungaling na saksi.---Deu 19:18-20. 

Walang alinlangan na kadalasang sa labas ng lun- 
sod isinasagawa ang pagbato. (Bil 15:35, 36, 1Ha 
21:13, ihambing ang pagkakaiba sa Deu 22:21.) Pag- 
katapos nito, bilang babala, ang bangkay ay maaa- 
ring ibayubay sa isang tulos, ngunit hindi ito dapat 
lubugan doon ng araw. Ililibing ito sa araw ring 
iyon.---Deu 21:21-23. 

Tinukoy ni Jesus ang Jerusalem bilang “ang pu- 
mapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isi- 
nugo sa kaniya.” (Mat 23:37, ihambing ang Heb 
11:37.) Si Kristo mismo ay pinagtangkaang batuhin. 
(Ju 8:59: 10:31-39, 11:8) Sa ganitong paraan pinatay 
si Esteban. (Gaw 7:58-60) Sa Listra, “binato [ng mga 
panatikong Judio] si Pablo at kinaladkad siya sa la- 
bas ng lunsod, sa pag-aakalang patay na siya.” 
--Gaw 14:19, ihambing ang 2Co 11:25. 

Para sa mga paglabag na nilalapatan ng parusang 
pagbato, tingnan ang KRIMEN AT KAPARUSAHAN. 


PAGBIBIGAY-KATUWIRAN. 
ang IPAHAYAG NA MATUWID. 


PAGBIBIGTI. 


PAGBIBITIN. Sa ilalim ng kautusang ibinigay 
ni Jehova sa Israel, maaaring ibitin sa tulos ang 
ilang kriminal matapos silang patayin, bilang “isi- 
numpa ng Diyos,” anupat itinatanghal sa madla bi- 
lang isang babalang halimbawa. Ang isang taong 
patay na ibinitin sa gayong paraan ay ibababa bago 
gumabi at ililibing; kung iiwan siya sa tulos nang 
buong magdamag, durungisan nito ang lupa na ibi- 
nigay ng Diyos sa mga Israelita. (Deu 21:22, 23) Si- 
nunod ng Israel ang alituntuning ito kahit hindi Is- 
raelita ang pinatay.---Jos 8:29; 10:26, 27. 

Ang dalawang anak at limang apo ni Saul na ibi- 
nigay ni David sa mga Gibeonita upang patayin ay 
hindi inilibing bago gumabi. Iniwan ang mga ito 
sa labas mula sa pasimula ng pag-aani ng sebada 
(Marso-Abril) hanggang noong umulan, maliwanag 
na hanggang sa matapos ang kapanahunan ng pag- 
aani. Nang pagkakataong iyon, waring pinahintulu- 
tan ang mga Gibeonita na gumamit ng naiibang 


Tingnan 


Tingnan ang PAGBIBITIN. 


PAGBIBITIN 


pamamaraan dahil nakagawa ng pambansang pag- 
kakasala si Haring Saul nang ipapatay niya ang 
ilang Gibeonita, sa gayon ay nilabag niya ang paki- 
kipagtipan ni Josue sa mga ito ilang siglo bago 
nito. (Jos 9:15) Dahil dito, pinangyari ng Diyos na 
dumanas ang lupain ng tatlong-tabng taggutom 
upang ipakita ang kaniyang galit. Kaya naman, ini- 
wang nakalantad ang mga bangkay ng mga ibinitin 
hanggang sa ipahiwatig ni Jehova na naglubag na 
ang kaniyang poot sa pamamagitan ng pagpapaulan 
upang wakasan ang yugto ng tagtuyot. Nang mag- 
kagayon, ipinalibing ni David ang mga buto ng mga 
lalaking iyon, anupat pagkatapos nito ay “hinayaan 
ng Diyos na siya ay mapamanhikan alang-alang sa 
lupain.”---2Sa 21:1-14. 

Iniuulat ng salaysay ng aklat ng Esther ang pag- 
bibitin sa ilang tao. Sa bawat pagkakataon, iisang sa- 
litang Hebreo (talah, nangangahulugang “ibitin”) 
ang ginagamit. Espesipikong sinasabi na ang sam- 
pung anak ni Haman ay pinatay ng mga Judio, pag- 
katapos ay ibinitin ang mga ito nang sumunod na 
araw. (Es 9:7-10, 13, 14) Maliwanag na ang ibang 
ibinitin ay pinakitunguhan sa gayunding paraan, 
anupat ang kanilang mga bangkay ay itinaas at ini- 
hantad sa publiko sapagkat ang kanilang mga kri- 
men ay mga pagkakasala laban sa hari. (Es 2:21-23; 
7:9, 10) Gayunding salitang Hebreo ang ginamit 
upang tumukoy sa pagbibitin sa punong magtitina- 
pay ni Paraon.---Gen 40:22, 41:13. 

Karaniwan nang mas malupit ang mga bansang 
nakapalibot sa Israel kaysa sa mga Israelita sa kani- 
lang mga paraan ng pagpaparusa at pagdusta sa 
mga pinatay. Nang mabihag ng mga hukbo ng Ba- 
bilonya ang Jerusalem, may-kalupitan nilang pina- 
rusahan ang mga taong mahal, anupat ibinitin ang 
ilan sa mga prinsipe “sa pamamagitan lamang ng 
kanilang kamay."---Pan 5:12. 

Si Jesu-Kristo ay ibinitin nang buhay, anupat ipi- 
nako sa isang tulos, sa utos ng pamahalaang Roma- 
no sa Palestina. (Ju 20:25, 27) Ipinaliliwanag ng 
apostol na si Pablo na napakahalaga sa mga Judio ng 
paraan ng pagkamatay ni Jesus, sapagkat “sa pama- 
magitan ng pagbili ay pinalaya tayo ni Kristo mula 
sa sumpa ng Kautusan sa pamamagitan ng pagiging 
isang sumpa na kapalit natin, sapagkat nasusulat: 
‘Isinumpa ang bawat tao na nakabayubay sa tulos.’ ” 
--Gal 3:13, tingnan ang PAGBABAYUBAY. 

Sa dalawang kaso ng pagpapatiwakal na napaulat 
sa Bibliya, pagbibigti, o pagbibitin ng kanilang sari- 
li, ang pamamaraang ginamit ng mga nagpakama- 
tay. Si Ahitopel, ang traidor na tagapayo ni David ay 
nagbigti (“ibinitin niya ang kaniyang sarili,” LXX). 
(2Sa 17:23) Naging makahula ang pagkilos ni Ahito- 
pel hinggil sa isa sa mga apostol ni Jesus na na- 
ging traidor, si Hudas Iscariote. (Aw 41:9: Ju 13:18) 


PAGBUBULAY-BULAY 


Nagbigti rin si Hudas. (Mat 27:5) Lumilitaw na ang 
lubid, o marahil ang isang sanga ng punungkahoy 
kung saan nagbigti si Hudas, ay naputol, “at nang 
bumagsak siya nang patiwarik ay maingay na su- 
mambulat ang kaniyang pinakaloob at ang lahat ng 
kaniyang bituka ay lumuwa.”--Gaw 1:18. 


PAGBUBULAY-BULAY. Ang malalim at na- 
kapokus na pag-iisip ng isang tao na seryosong 
nagninilay-nilay hinggil sa kaniyang nakalipas na 
mga karanasan, nagmumuni-muni tungkol sa mga 
nangyayari sa kasalukuyan, o nagdidili-dili hinggil 
sa mga bagay na posibleng mangyari sa hinaharap. 

Upang makapagbulay-bulay nang maayos, kaila- 
ngang hindi nagagambala ang isang tao, anupat 
mag-isa siyang nag-iisip. Halimbawa, si Isaac ay 
mag-isang lumabas at naglakad-lakad nang magda- 
pit-hapon upang magbulay-bulay, posibleng tung- 
kol sa nalalapit niyang pag-aasawa kay Rebeka. 
(Gen 24:63) Sa katahimikan naman ng mga pag- 
babantay sa gabi, nagbubulay-bulay ang salmista 
tungkol sa kadakilaan ng kaniyang Dakilang Mayla- 
lang. (Aw 63:6) Ang mga pagbubulay-bulay ng 
puso ay dapat na nakatuon sa kapaki-pakinabang na 
mga bagay, sa karilagan at mga gawa ni Jehova, sa 
mga bagay na kalugud-lugod sa kaniya (Aw 19:14; 
49:3: 77:12: 143:5; Fil 4:8), at hindi sa mga pakana 
ng mga balakyot.--Kaw 24:1, 2. 

Makatutulong ang kapaki-pakinabang na pagbu- 
bulay-bulay upang maiwasan ng isa ang pagbibi- 
gay ng walang-kabuluhang mga sagot. Seryoso ni- 
yang pag-iisipan ang mahahalagang bagay na ito, 
at bilang resulta, ang mga isasagot niya ay magmu- 
mula sa puso at hindi mga bagay na pagsisisihan 
niya sa dakong huli.--Kaw 15:28. 

Nang atasan si Josue na maging tagapangasiwa 
ng bansang Israel, tinagubilinan siyang gumawa ng 
isang kopya ng kautusan ni Jehova, at sinabihan 
siya (gaya ng pagkakasalin sa maraming bersiyon 
ng Bibliya) na “magbulay-bulay” sa mga ito araw 
at gabi. (Jos 1:8, AS, KJ, JB, RS) Ang salitang 
Hebreo na ginamit dito para sa “magbulay-bulay” 
ay ha:ghah. Ito ay may pangunahing kahulugan 
na “bumigkas ng di-maliwanag na mga tunog” 
at isinasalin bilang 'humalinghing,” ‘umungol, 'ku- 
murukutok, at 'bumulung-bulong.” (Isa 16:7, 31:4: 
38:14, 59:3) Ang ha-ghah' ay mayroon ding mga 
kahulugan na “pabulong na magsalita” at “magbu- 
lay-bulay.” (Aw 35:28, Kaw 15:28) Angkop na isi- 
nasalin ng Bagong Sanlibutang Salin ang termi- 
nong Hebreo na ha:ghah, na masusumpungan sa 
Josue 1:8, bilang “babasahin mo ito nang pabu- 
long.” (Tingnan din ang Aw 1:2.) Makatutulong 
ang pagbabasa nang pabulong upang tumimo nang 
mas malalim sa isipan ang materyal na binubulay- 
bulay ng isang tao. Sinasabi ng Gesenius's Hebrew 


578 


and Chaldee Lexicon (isinalin ni S. Tregelles, 1901, 
p. 215) tungkol sa ha-ghah' “Sa wastong pananalita, 
kinakausap ang sarili, anupat bumubulung-bulong 
at sa mahinang tinig, gaya ng kadalasang ginaga- 
wa ng mga nagpninilay-nilay.”--Ihambing ang Aw 
35:28: 37:30, 71:24, Isa 8:19, 33:18. 

Si Timoteo ay sinabihan ng apostol na si Pablo 
na dapat siyang magmuni-muni o magbulay-bulay 
tungkol sa kaniyang paggawi, ministeryo, at pagtu- 
turo. Bilang isang tagapangasiwa, kinailangang pa- 
kaingatan ni Timoteo na ang itinuturo niya ay ta- 
mang doktrina at na uliran ang kaniyang paraan ng 
pamumuhay.--1Ti 4:15. 

Maling Pagbubulay-bulay. Pagkatapos ares- 
tuhin ng kapitan ng templo ang mga apostol na sina 
Pedro at Juan at pagkatapos silang pagbantaan ng 
mga tagapamahalang Judio at utusan ng mga iyon 
na huwag nang magturo pa salig sa pangalan ni Je- 
sus, bumalik ang mga apostol sa iba pang mga ala- 
gad. Nanalangin ang mga ito sa Diyos, anupat tinu- 
koy nila ang makahulang mga salita ni David, na 
sinasabi: ““Bakit nagulo ang mga bansa at ang mga 
bayan ay nagbulay-bulay ng walang-katuturang 
mga bagay? .. . Kaya nga, kapuwa sina Herodes at 
Poncio Pilato kasama ang mga tao ng mga bansa at 
kasama ang mga tao ng Israel ay totoo ngang nag- 
katipon sa lunsod na ito laban sa iyong banal na 
lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, upang ga- 
win ang mga bagay na patiunang itinalaga ng iyong 
kamay at layunin upang maganap. ”--Gaw 4:1-3, 
18, 21, 23-28. 

Ipinakikita ng konteksto na ang “walang-katutu- 
rang mga bagay" na binabanggit dito ay hindi mga 
bagay na karaniwang hinahangad ng mga tao sa 
buhay, kundi mga bagay na salat sa anumang ka- 
butihan, mga bagay na lubusang walang saysay. 
Sa katunayan, ang mga ito ay nagsasangkot ng pag- 
iisip, pagsasalita, at pagsisikap upang labanan si Je- 
hova at ang kaniyang mga lingkod.---Gaw 4:25. 

Sinabi ni Haring David tungkol sa mga napopoot 
sa kaniya at naghahangad na patayin siya: “Mga 
panlilinlang ang lagi nilang ibinubulung-bulong 
[isang anyo ng ha-ghah'] buong araw.” (Aw 38:12) 
Ang mga pagbubulay-bulay na ito ay hindi lamang 
basta sumagi sa kanilang isipan. Ang mga ito'y ma- 
lalim na nakaugat sa kanilang puso, anupat nakahi- 
lig sila na gawin ang balakyot na bagay na iyon. Si- 
nasabi ng manunulat ng Mga Kawikaan tungkol sa 
gayong mga tao: “Pananamsam ang laging binubu- 
lay-bulay ng kanilang puso, at kaguluhan ang la- 
ging sinasalita ng kanilang mga labi.”---Kaw 24:2. 

Sinabi ni Jesus sa mga napopoot sa kaniya: “Bakit 
ninyo ipinangangatuwiran ang mga bagay na ito sa 
inyong mga puso?” (Mar 2:8) Tungkol sa lahat ng 
nais 'sumawata sa katotohanan sa likong paraan,’ si- 


579 


nabi ng apostol na si Pablo: “Sila ay naging walang- 
isip sa kanilang mga pangangatuwiran at ang kani- 
lang walang-talinong puso ay nagdilim.” Ang mga 
nagbubulay-bulay sa gayong paraan ay hahantong 
sa kamatayan.---Ro 1:18, 21. 


PAGBUBURDA. Ang sinaunang sining ng 
paggamit ng karayom upang magtahi ng iba't ibang 
kulay o uri ng sinulid o iba pang materyales sa mga 
tela o katad para makagawa sa mga iyon ng naka- 
umbok na palamuti. Ang pagtatahi ng mga disenyo 
at pigura sa tela sa pamamagitan ng karayom ay 
unang binanggit sa Bibliya may kaugnayan sa ta- 
bernakulo ng Israel. Pinuspos ni Jehova ng karunu- 
ngan ng puso ang mga manggagawa sa tabernaku- 
lo na sina Bezalel at Oholiab upang gawin, bukod sa 
iba pang mga bagay, ang lahat ng gawain ng bur- 
dador, na iba pa sa gawain ng manghahabi.---Exo 
35:30-35, 38:21-23. 

Alinsunod sa tagubilin ng Diyos, may-kahusa- 
yang binurdahan ng mga pigurang kerubin ang 
mga telang pantolda ng tabernakulo, anupat ang 
mga pigurang iyon ay makikita sa loob ng dakong 
Banal at ng Kabanal-banalan. (Exo 26:1, 36:8) Bi- 
nurdahan din ng mga pigurang kerubin ang kurtina 
na siyang naghihiwalay sa mga silid na ito ng taber- 
nakulo.---Exo 26:31-33: 36:35. 

Upang gawin naman ang epod na isinusuot ng 
mataas na saserdote, nagpitpit sila noon ng mga la- 
minang ginto hanggang sa maging maninipis na pi- 
raso ang mga ito, at mula rito ay pumutol sila ng 
mga hibla “upang itahing kasama ng sinulid na asul 
at lanang tinina sa mamula-mulang purpura at si- 
nulid na iskarlatang kokus at mainam na lino, na 
gawa ng isang burdador.” (Exo 39:2, 3: 28:6) Sa ka- 
tulad na paraan, ang “pektoral ng paghatol” ng ma- 
taas na saserdote ay ginawa rin ayon sa “gawa ng 
isang burdador.”---Exo 28:15, 39:8. 

Sa awit ng tagumpay nina Barak at Debora, inila- 
larawan ang ina ni Sisera bilang umaasa na babalik 
ito mula sa pakikipagbaka sa Israel anupat may 
dalang mga samsam na kinabibilangan ng mga 
burdadong kasuutan. (Huk 5:1, 28, 30) Dahil sa 
Kaniyang pag-ibig, sa makasagisag na paraan ay di- 
namtan ni Jehova ng mamahaling “burdadong ka- 
suutan” ang Jerusalem. Ngunit maliwanag na ang 
idolatrosong mga tumatahan sa kaniya ay gumamit 
ng literal na mga burdadong kasuutan bilang pam- 
balot sa mga imahen ng mga lalaki anupat inilalara- 
wang nagpapatutot siya mismo sa mga ito. (Eze 
16:1, 2, 10, 13, 17, 18) Inihula rin ni Jehova sa pama- 
magitan ni Ezekiel na, sa pagbagsak ng mayamang 
Tiro sa mga kamay ng mga Babilonyo, ang mga na- 
alis sa trono na “mga pinuno sa dagat” ay 'maghu- 
hubad ng kanilang mga burdadong kasuutan. '---Eze 
26:2, 7, 15, 16. 


PAGBUBUWIS 


PAGBUBUWIS. Isang pagtatakda ng halaga 
(maaaring sa anyong salapi, mga pag-aari, o pagta- 
trabaho) na ipinapataw ng isang awtoridad sa mga 
tao o mga ari-arian. Matagal nang ginagamit ang 
iba't ibang uri ng pagbubuwis upang tustusan ang 
mga serbisyo ng pamahalaan, ng mga pampubli- 
kong opisyal, at pati ng mga saserdote. Noong sina- 
una, kabilang sa mga buwis na ipinapataw ang ika- 
pu, tributo, singil, pangulong buwis o buwis na 
pantao, at buwis sa mga kalakal na ibinebenta, ini- 
luluwas, inaangkat, at mga panindang idinaraan ng 
mga mangangalakal sa isang bayan. 

Mga Buwis Para sa Panustos ng Santuwaryo 
ni Jehova. Ang paglilingkod sa santuwaryo ay ti- 
nustusan sa pamamagitan ng pagbubuwis. Ang ka- 
tungkulang ikapu ang pangunahing pinagmulan ng 
panustos para sa mga Aaronikong saserdote at mga 
Levita, at noong isang pagkakataon, tumanggap sila 
ng isang bahagi ng samsam sa digmaan alinsunod 
sa isang buwis na itinakda ni Jehova. (Bil 18:26-29, 
31:26-47, tingnan ang IKAPU.) Tinagubilinan din ni 
Jehova si Moises na pagkatapos niyang kunin ang 
isang sensus, bawat taong nakarehistro ay magbibi- 
gay ng kalahating siklo (81.10) bilang “abuloy kay 
Jehova,” anupat iyon ay para sa tolda ng kapisanan. 
(Exo 30:12-16) Waring naging kaugalian ng mga Ju- 
dio na magbigay ng isang takdang halaga bawat 
taon, bagaman hindi taun-taon ang pagkuha ng sen- 
sus. Halimbawa, siningil ni Jehoas ang “sagradong 
buwis na itinagubilin ni Moises.” (2Cr 24:6, 9) Noon 
namang panahon ni Nehemias, inubliga ng mga Ju- 
dio ang kanilang sarili na magbayad ng isang katlo 
ng isang siklo (mga 75 sentimo [U.S.]) sa taun-taon 
para sa paglilingkod sa templo.---Ne 10:32. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
nagbabayad ang mga Judio ng dalawang drakma sa 
templo. Nang tanungin si Pedro kung tinutupad ni 
Jesus ang ganitong pagbubuwis, tumugon siya ng 
“Oo.” Sa kalaunan, nang tinatalakay ang bagay na 
ito, itinawag-pansin ni Jesus na hindi naniningil ng 
buwis ang mga hari mula sa kanilang mga anak, ya- 
mang ang mga anak nila ay bahagi ng maharlikang 
sambahayan na siyang ipinangongolekta ng buwis. 
Gayunman, bagaman siya ang bugtong na Anak ng 
Isa na sinasamba sa templo, tiniyak ni Jesus na ma- 
bayaran ang buwis na iyon upang hindi magbigay 
ng dahilang ikatitisod ng iba.---Mat 17:24-27. 

Mga Buwis na Ipinataw ng mga Tagapama- 
hala. Nang hari na ang namamahala sa Israel, 
may mga buwis, kabilang na ang ikasampung baha- 
gi ng kawan at ng ani, na ipinataw upang matustu- 
san ang hari, ang kaniyang sambahayan, at ang 
iba't ibang mga opisyal at mga lingkod ng pamaha- 
laan. (1Sa 8:11-17: 1Ha 4:6-19) Sa pagtatapos ng 
paghahari ni Solomon, naging napakabigat para sa 


PAGDADALAMHATI 


bayan ang pangangalap ukol sa puwersahang pag- 
tatrabaho at ang pagtustos sa pamahalaan anupat 
hiniling nila sa anak at kahalili ni Solomon, si Reho- 
boam, na pagaanin “ang mahirap na paglilingkod at 
ang mabigat na pamatok.” Dahil tumanggi si Reho- 
boam na gawin iyon, sampung tribo ang naghimag- 
sik.--1Ha 12:3-19, tingnan ang PUWERSAHANG PAGTA- 
TRABAHO, SAPILITANG PAGLILINGKOD. 

Nang mapasailalim sa pamumuno ng mga banya- 
ga, kinailangan ng mga Israelita na magpasakop sa 
iba pang uri ng pagbubuwis. Halimbawa, nang ga- 
wing basalyo ni Paraon Necoh si Jehoiakim at mag- 
pataw siya ng mabigat na multa o tributo sa Juda, 
nilikom ni Jehoiakim ang kinakailangang pondo sa 
pamamagitan ng paniningil sa kaniyang mga sa- 
kop ng isang espesipikong halaga “ayon sa pang- 
indibiduwal na takdang buwis ng bawat isa.”---2Ha 
23:31-35. 

Noong yugtong Persiano, ang mga Judio (maliban 
sa mga saserdote at iba pang naglilingkod sa santu- 
waryo, na pinalibre ni Artajerjes Longimanus) ay ki- 
nailangang magbayad ng buwis (sa Aramaiko, mid- 
dah'o min-dah’), tributo (beloh’), at singil (halakh’). 
(Ezr 4:13, 20; 7:24) Ipinapalagay na ang mid-dah'ay 
tumutukoy sa pang-indibiduwal na buwis sa mga 
tao, ang beloh”, isang buwis sa mga kalakal na gina- 
gawa, ibinebenta o kinokonsumo, at ang halakh, 
isang singil sa mga naglalakbay kapag dumaraan 
sila sa mga istasyon sa daan o sa mga tawiran ng 
ilog. Ang mid-dah' (sa Ne 5:4, isinalin sa AS, KJ, 
NW bilang “tributo”) ay malamang na napakata- 
as, sapagkat marami sa mga Judio ang nangaila- 
ngan pang manghiram ng salapi upang mabayaran 
ito. Bukod sa kailangan nilang paglaanan ang mga 
buwis na ipinapataw ng mga Persiano, karaniwan 
nang kailangan ding magbayad ng mga Judio ng 
para sa panustos ng gobernador.---Ne 5:14, 15. 

Noong unang siglo C.E., lubhang kinaiinisan ng 
mga Judio ang pagbabayad ng mga buwis, hindi la- 
mang dahil sa katiwaliang laganap sa mga manini- 
ngil ng buwis kundi dahil napipilitan din silang kila- 
lanin na sakop sila ng Roma kapag nagbabayad sila 
nito. (Tingnan ang MANININGIL NG BUWIS.) Gayun- 
man, ipinakita kapuwa ni Jesu-Kristo at ng apostol 
na si Pablo na wastong magbayad ng mga buwis 
kay “Cesar,” o sa “nakatataas na mga awtoridad.” 
(Mat 22:17-21, Ro 13:1, 7; tingnan ang CESAR [Ang 
Diyos at si Cesar].) Kabilang sa iba't ibang uri ng bu- 
wis na binanggit sa Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan ang telos (isang di-tuwirang buwis, impuwesto, 
o tributo, Mat 17:25, Ro 13:7). May pagtukoy rin sa 
ken'sos (isang pangulong buwis o buwis na pantao, 
Mat 17:25, 22:17, 19: Mar 12:14) at pho'ros (isang 
mas malawak na termino na ipinapalagay na tumu- 
tukoy sa isang buwis na ipinapataw sa mga bahay, 
mga lupa, at mga tao, Luc 20:22; 23:2). 


580 


PAGDADALAMHATI. Sa mga taga-Silangan, 
ang pagdadalamhati ay kadalasan nang may kasa- 
mang labis na pagpapamalas ng pamimighati, at 
ipinakikita ito sa mga ulat ng Bibliya tungkol sa mga 
yugto ng pagdadalamhati. Ang isang buong aklat 
ng Bibliya, ang Mga Panaghoy, ay isang kapahaya- 
gan ng pagdadalamhati dahil sa nangyari sa Jeru- 
salem. 

Mga Sanhi ng Pagdadalamhati. Noon, nag- 
dadalamhati ang mga tao upang magpahayag ng 
pagsisisi (Ne 9:1, 2: Jon 3:5-9), o dahil sa dumara- 
ting na kapahamakan (Es 4:3, Jer 6:26, Am 5:16, 17) 
o isang kapaha-pahamak na kalagayang kasaluku- 
yang umiiral (Joe 1:5-14). Walang alinlangan na 
ang pinakakaraniwang sanhi ng pagdadalamhati ay 
ang kamatayan. Ang pagkamatay ng isang kapa- 
milya ay nagiging pasimula ng isang yugto ng pag- 
dadalamhati (Gen 23:2, 27:41: 37:33-35), samanta- 
lang ang pagkamatay ng isang magulang o ng 
kaisa-isang anak ay inihaharap bilang mga kapana- 
hunan ng pinakamatitinding pighati. (Aw 35:14: 
Am 8:10, Zac 12:10) Dahil sa pagkamatay ng isang 
lider ng bansa, nagkakaroon ng mga yugto ng pag- 
dadalamhati na tumatagal nang mula 7 hanggang 
30 araw. (Bil 20:29: Deu 34:8, 1Sa 31:8, 12, 13) 
Ang mga Ehipsiyo ay nanangis nang 70 araw dahil 
sa pagkamatay ng ama ni Jose na si Jacob, at nagka- 
roon ng karagdagang 7-araw na yugto ng mga rit- 
wal ng pagdadalamhati sa Canaan.---Gen 50:3-11. 

Mga Paraan ng Pagpapahayag ng Kalumba- 
yan. Ang pagdadalamhati ay ipinapahayag sa pa- 
mamagitan ng salita at ng pagtangis, at sa pama- 
magitan din ng pagpapasama sa pisikal na anyo at 
sa pamamagitan ng pag-aayuno o kaya naman ay 
pag-iwas sa normal na mga gawain. Maaaring kasa- 
ma sa pagtangis ang paghagulhol o malakas at ma- 
pait na paghiyaw (2Sa 1:11, 12; Es 4:1), ang dibdib 
ay dinadagukan (Isa 32:11, 12: Na 2:7; Luc 8:52), ka- 
dalasa'y hinahapak ang mga kasuutan (Huk 11:35; 
2Ha 22:11, 19), nilalagyan ng alabok o abo ang ulo 
at isinusuot ang telang-sako (2Sa 13:19: 2Ha 6:30, 
Job 2:11, 12), hinuhubad ang mga sandalyas at tina- 
takpan ang ulo o mukha (2Sa 15:30, 19:4), binubu- 
not o ginugupit ang buhok at inaahit ang balbas (Job 
1:20, Ezr 9:3, Jer 41:5). Ang ilang tao naman, na su- 
musunod sa mga kaugaliang pagano, ay naghihiwa 
sa kanilang katawan (Jer 16:6, 47:5). Bilang karag- 
dagan sa pag-aayuno, ang taong nagdadalamhati 
ay maaaring hindi magpahid ng langis sa kaniyang 
sarili o hindi maglaba ng kaniyang mga kasuutan 
(2Sa 14:2, 19:24: Dan 10:2, 3), anupat kung minsa'y 
nauupo sa lupa o sa abo.--2Sa 13:31: Job 2:8, Isa 
3:26. 

Kung minsan, may kinakathang malulungkot na 
elehiya bilang mga awit ng pagdadalamhati. (2Sa 


581 


1:17-27: 3:33, 34, 2Cr 35:25) Ang isang partikular 
na uri ng awit ay ang shig-ga'yohn,, isang termi- 
nong Hebreo na lumilitaw sa superskripsiyon ng 
Awit 7: isang kaugnay na termino ang makikita sa 
Habakuk 3:1. Ito'y isang komposisyong tulad sa 
isang panambitan at lumilitaw na nagpapahiwatig 
ng isang napakamadamdaming awit na may mabi- 
lis na pagbabago ng ritmo. Sa dalawang pagtukoy 
rito (Aw 7: Hab 3:2-19), mapapansin ang mga ele- 
mento ng panganib, matitinding silakbo ng pama- 
manhik o emosyon, na sinusundan ng pagsasaya 
kay Jehova. 

Paminsan-minsan, inuupahan ang propesyonal na 
mga tagapagdalamhati sa mga libing, at ang mga 
manunugtog ay tumutugtog ng malulungkot na hi- 
mig (Jer 9:17, 18; Mat 9:23). Ang mga ito ay ginaga- 
ya ng maliliit na batang naglalaro sa mga pamilihan 
noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. (Mat 
11:16, 17) Ang pipa o plawta ang paboritong panug- 
tog sa pananaghoy.--Jer 48:36, Mat 9:23; tingnan 
ang Jewish War ni Josephus, III, 437 (ix, 5). 

Pagkatapos ng libing, nakaugalian na ng mga ba- 
bae na dumalaw sa libingan upang tumangis at 
magdalamhati. (Ju 11:31) Waring nagkakaroon ng 
salu-salo para sa libing sa panahon ng pagdadalam- 
hati at, sa ilang pagkakataon, waring ito ay nagiging 
isang espesyal na piging.---Os 9:4: Jer 16:5, 7. 

Mga Pagbabawal May Kaugnayan sa Pagda- 
dalamhati. Kung minsan, ang bayan ng Diyos sa 
kabuuan, o bilang mga indibiduwal, ay tinatagubili- 
nan na huwag ipagdalamhati ang pagkamatay ng 
ilan, gaya ng nahatulang mga manggagawa ng ka- 
malian. (Lev 10:1, 2, 6) Inutusan ang propetang si 
Ezekiel na huwag magpamalas ng alinman sa mga 
tanda ng pagdadalamhati para sa kaniyang nama- 
tay na asawa, at sa gayo'y magsisilbi siyang isang 
palatandaan para sa mga Israelitang kasama niya sa 
Babilonya, yamang kapag inilapat ang kahatulan ng 
Diyos sa Jerusalem dahil sa kawalang-katapatan 
nito, sila ay lubhang matitigilan anupat hindi nila ito 
maipagdadalamhati. (Eze 24:15-24) Tumanggap din 
si Jeremias ng mga tagubiling kahawig nito.---Jer 
16:5-13. 

May mga kaugalian sa pagdadalamhati na ipinag- 
babawal sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, kabilang 
na ang paghihiwa sa laman o ang “'pagpapakal- 
bo ng mga noo” (Lev 19:28, Deu 14:1) at ang di- 
wastong paggamit ng mga ikapu may kaugnayan sa 
mga patay. (Deu 26:12-14) Maaari namang lanta- 
rang ipagdalamhati ng mga saserdote ang ilang 
partikular na miyembro ng kanilang sariling pamil- 
ya, ngunit ang mataas na saserdote ay pinagbaba- 
walang gawin iyon.--Lev 21:1-6, 10-12. 

Panahon ng Pagdadalamhati. Sinasabi ng 
Eclesiastes 3:1, 4 na may “panahon ng pagtangis at 


PAGDADALAMHATI 


panahon ng pagtawa, panahon ng paghagulhol at 
panahon ng pagluksu-lukso.” Yamang ang lahat ng 
tao ay namamatay, ang puso ng marurunong ay 
sinasabing “nasa bahay ng pagdadalamhati” sa ha- 
lip na sa bahay ng pigingan. (Ec 7:2, 4: ihambing 
ang Kaw 14:13.) Kaya naman, sinasamantala ng ta- 
ong marunong ang pagkakataong magpahayag ng 
pakikiramay at magbigay ng kaaliwan, sa halip na 
palampasin ang gayong pagkakataon kapalit ng 
paghahanap ng kaluguran. Tinutulungan siya ni- 
tong maingatan sa kaniyang isipan ang kaniyang 
pagiging mortal at mapanatili ang isang tamang 
saloobin ng puso sa kaniyang Maylalang. 

Binabanggit sa Kasulatan ang lehitimong mga 
motibo para sa pagdadalamhati. Bukod pa sa pagka- 
matay ng mga minamahal (Gen 42:38, 44:31), ang 
karima-rimarim na mga gawain ng huwad na reli- 
hiyon na lumalapastangan sa Diyos ay isang san- 
hi ng pagbubuntunghininga at pagdaing (Eze 9:4; 
ihambing ang 1Co 5:2), at wasto ring magpahayag 
ng pamimighati dahil sa sariling mga kamalian ng 
isa. (Aw 38:4, 6-10) Hinihimok ni Jehova yaong 
mga lumayo sa kaniya: “Manumbalik kayo sa akin 
nang inyong buong puso, at may pag-aayuno at 
may pagtangis at may paghagulhol. At hapakin 
ninyo ang inyong mga puso, at hindi ang inyong 
mga kasuutan.” (Joe 2:12, 13, ihambing ang San 4: 
8, 9.) Gayundin naman, sa ibang mga talata, hindi 
ang panlabas na mga kapahayagan ng pamimigha- 
ti o pagdadalamhati ang idiniriin, kundi ang panlo- 
ob na mga damdamin at kirot ng puso, na palatan- 
daan ng tunay na kalungkutan.---Aw 31:9, 10, Kaw 
14:10, 15:13: Mar 14:72, Ju 16:6. 

Maging ang kaniyang sarili ay tinutukoy ni Jeho- 
va bilang “nasaktan sa kaniyang puso.” (Gen 6:6, 
ihambing ang Isa 63:9.) Maaari ring “mapighati' 
ang banal na espiritu ng Diyos. (Efe 4:30) Yamang 
ang espiritung ito ay gumagana sa mga lingkod 
ng Diyos upang makapagluwal sila ng mga bunga 
ng katuwiran (Gal 5:22-24), yaong mga hindi nag- 
papahalaga sa paglalaang ito ng Diyos, yaong mga 
lumalaban sa pagkilos nito, at sumasalungat sa pag- 
akay nito ay, sa diwa, pumipighati' rito.---Ihambing 
ang Isa 63:10; 1Te 5:19. 

Isang Timbang na Pangmalas sa Pagdada- 
lamhati. Noong panahon ng ministeryo ni Jesus 
sa lupa, malimit pa ring magdalamhati ang mga tao 
kasama ang labis na panlabas na kapahayagan at 
ingay at kaguluhan. (Mar 5:38, 39) Bagaman si Je- 
sus ay “dumaing sa loob niya” at tumangis sa ilang 
pagkakataon (Ju 11:33-35, 38, Luc 19:41, Mar 14:33, 
34: Heb 5:7), walang rekord na ginamit niya ang 
ibang mas mapagparangyang mga kapahayagang 
nailarawan na. (Ihambing ang Luc 23:27, 28.) Nag- 
pahayag din ng pamimighati at pagdadalamhati 


PAGDADALANG-TAO 


ang kaniyang mga alagad. (Mat 9:15: Ju 16:20-22, 
Gaw 8:2, 9:39, 20:37, 38, Fil 2:27) Ipinahayag ni Pa- 
blo ang “malaking pamimighati at namamalaging 
kirot sa [kaniyang] puso” dahil sa kaniyang di-suma- 
sampalatayang mga kamag-anak ayon sa laman. 
(Ro 9:2, 3) Nangamba siya na baka kailangan niyang 
ipagdalamhati yaong mga nasa kongregasyon sa Co- 
rinto na nagkasala at hindi pa nagsisisi (2Co 12:21), 
at binanggit niya nang “may pagtangis" yaong mga 
lumihis upang lumakad “bilang mga kaaway ng pa- 
hirapang tulos ng Kristo.” (Fil 3:17-19) Dahil sa kani- 
yang matindi at taos-pusong pagkabahala para sa 
kongregasyong Kristiyano (2Co 2:1-4), kuwalipikado 
siyang magturo sa iba hinggil sa pangangailangan 
ukol sa empatiya at simpatiya, anupat “nakikitangis 
sa mga taong tumatangis.'---Ro 12:15. 

Gayunman, yamang nakapagpapahina ang pag- 
dadalamhati at pamimighati (Aw 6:6, 7: Luc 22:45; 
Gaw 21:13: 2Co 2:6, 7), ang kalumbayang Kristiya- 
no ay ipinakikita na laging kontrolado, timbang, at 
nadaraig pa nga ng pag-asa at nakapagpapala- 
kas na kagalakan. (Mat 5:4: 1Co 7:29, 30; 2Co 
6:10: ihambing ang Ne 8:9-12.) Kahit noong kani- 
yang kapanahunan, nagpakita si Haring David ng 
isang timbang, matino, at may-simulaing pang- 
malas tungkol sa pagdadalamhati, anupat habang 
may-sakit ang anak na naipaglihi dahil sa kani- 
yang mapangalunyang kaugnayan kay Bat-sheba, 
si David ay nag-ayuno at humiga sa lupa, anupat 
hinahanap ang tunay na Diyos alang-alang sa bata. 
Ngunit nang malaman niyang namatay na ang 
bata, si David ay tumindig, naghugas, nagpahid ng 
langis sa sarili, nagbihis, nanalangin kay Jehova, at 
pagkatapos ay humingi ng pagkain at nagsimulang 
kumain. Noong ipinaliliwanag ang kaniyang mga 
ikinilos sa kaniyang mga tagapaglingkod na nabig- 
la, sinabi niya: “Ngayong patay na siya, bakit pa 
ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba siyang muli? 
Paroroon ako sa kaniya, ngunit, kung tungkol sa ka- 
niya, hindi siya babalik sa akin.” (2Sa 12:16, 19-23) 
Gayunman, nang maglaon ay nangailangan siya 
ng tulong mula sa prangkang si Joab upang ma- 
pagtagumpayan niya ang kaniyang matinding pa- 
mimighati sa pagkamatay ng anak niyang si Absa- 
lom.--2Sa 18:33: 19:1-8. 

Bagaman “ang buong sangnilalang ay patuloy na 
dumaraing,” katiting lamang ang mga pagdurusa 
ng Kristiyano kung ihahambing sa maluwalhating 
pag-asang nasa unahan (Ro 8:18-22, 1Pe 1:3-7), at 
tinutulungan siya ng pangako ng pagkabuhay-muli 
upang huwag siyang “malumbay na gaya rin ng iba 
na Walang pag-asa.”--1ITe 4:13, 14. 

Walang pakinabang ang pagdadalamhati at pag- 
aayuno kung wala itong kalakip na pagsunod sa sa- 
lita ni Jehova. (Zac 7:2-7) Gayunman, “ang kalung- 


582 


kutan sa makadiyos na paraan ay nagbubunga ng 
pagsisisi tungo sa kaligtasan.” Nagkakaroon ng ga- 
yong kalungkutan kapag nakita ng isang tao na ang 
paggawa ng masama ay isang kasalanan laban sa 
Diyos. Ito ang nag-uudyok sa kaniya na humingi ng 
kapatawaran sa Diyos at talikuran ang kaniyang 
maling landasin. “Ngunit ang kalungkutan ng sanli- 
butan ay nagbubunga ng kamatayan.” Bagaman 
ang isang tao ay maaaring nalulungkot dahil nalan- 
tad ang kaniyang pagkakasala at ito'y nangahulu- 
gan ng kawalan para sa kaniya, wala siyang hanga- 
ring matamo ang kapatawaran ng Diyos. (2Co 7:10, 
11) Halimbawa, ang mga luhang may-kaimbutang 
itinangis ni Esau sa pag-asang mabawi ang naiwala 
niyang pagkapanganay ay walang naging epekto 
kay Isaac o sa Diyos.---Heb 12:16, 17. 

Makasagisag at Makahulang Paggamit. Sa 
makasagisag na paraan, maging ang lupain ay ini- 
lalarawan bilang nagdadalamhati dahil sa mga pag- 
kawasak na dulot ng mga hukbong sumasalakay 
o ng salot. (Jer 4:27, 28, Joe 1:10-12, ihambing ang 
pagkakaiba sa Aw 96:11-13.) Palibhasa'y tiwang- 
wang, ang lupain ay tutubuan ng mga panirang- 
damo at magkakaroon ng anyong pinabayaan at 
di-naaalagaan, tulad ng isang tao na hindi nag-aasi- 
kaso ng kaniyang mukha, buhok, o pananamit ha- 
bang siya'y nagdadalamhati. Sa katulad na paraan, 
mistulang nagdadalamhati ang lupain na ang mga 
pananim ay sinalanta ng isang salot. 

Dahil sa “tanda ng Anak ng tao” at sa pagkakasi- 
walat kay Kristo, “dadagukan ng lahat ng mga tribo 
sa lupa ang kanilang sarili sa pananaghoy,” o “sa pa- 
mimighati.” (Mat 24:30, Apo 1:7) Ang mga sa- 
lot--kamatayan, pagdadalamhati, at taggutom---ay 
inihulang darating sa makasagisag na “Babilonyang 
Dakila” “sa isang araw,” anupat dahil dito ay tata- 
ngis at magdadalamhati yaong mga nakinabang sa 
kaniya. (Apo 18:2, 7-11, 17-19) Sa kabaligtaran, 
pangyayarihin ng Bagong Jerusalem ang mga kala- 
gayan sa lupa kung saan ang luha, kamatayan, pag- 
dadalamhati, paghiyaw, at kirot ay lilipas magpaka- 
ilanman.---Apo 21:2-4. 


PAGDADALANG-TAO. Ang paglilihi at pag- 
bubuntis ng ina sa di-pa-naisisilang na supling sa 
loob ng kaniyang katawan. 

Sa kaniyang utos kina Adan at Eva, “Magpalaa- 
nakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang 
lupa,” ipinahiwatig ni Jehova na ang pagdadalang- 
tao ay magiging bahagi ng normal na papel na ga- 
gampanan ng babae. (Gen 1:28) Nang pumasok 
ang di-kasakdalan sa pamilya ng tao, ipinaliwanag 
ng Diyos na lulubha ang kirot ng pagdadalang- 
tao. (Gen 3:16: tingnan ang KIROT NG PAGDARAMDAM, 
MGA.) Ang salitang Hebreo na ha-rah' ay nanganga- 
hulugang “maglihi, magdalang-tao.” (1Cr 4:17: 7:23) 


583 


Ang katumbas na diwa sa Griego ay kadalasang ipi- 
nahahayag sa pamamagitan ng idyoma na “tagla- 
yin sa tiyan,” na nangangahulugang “magkaanak,” 
o magdalang-tao.--Mat 1:18, 23. 

Sa mga Judio, ang mga anak, at lalo na ang mga 
anak na lalaki, ay minalas bilang isang pagpapala 
(Aw 127:3; 128:3; Gen 29:32-35: 30:5, 6), at ang 
pagkabaog naman bilang kahihiyan at kadustaan. 
(Luc 1:24, 25; Gen 25:21; 30:1) Dahil dito, hinangad 
ng mga babaing may asawa na sila'y magdalang- 
tao. (1Sa 1:2, 11, 20) Sa sandaling ipaglihi ang bata, 
ang lumalaking binhi o sanggol ay itinuturing nang 
isang kaluluwa. Anumang pagkilos na nagbunga ng 
pagkamatay ng lumalaking sanggol sa bahay-bata 
ay hinahatulan ayon sa alituntuning “kaluluwa para 
sa kaluluwa.” (Exo 21:22, 23) Isang nakapanghihi- 
lakbot na gawa naman ng kaaway ang pagwakwak 
o pagbiyak sa tiyan ng isang babaing nagdadalang- 
ta0.--Os 13:16, Am 1:13, 2Ha 8:12, 15:16. 

May kalakip na kirot ang pagdadalang-tao kapag 
papatapos na ito (Aw 48:6, 1Te 5:3), ngunit naglala- 
ho ang pansamantalang pamimighating iyon kapag 
naisilang na ang bata, at sa gayon, ang pagdada- 
lang-tao ay karaniwang nagtatapos nang maligaya 
at kasiya-siya.--Ju 16:21, 22. 

“Sa Aba ng mga Babaing Nagdadalang-tao.” 
Noong sinasagot niya ang tanong ng mga apostol 
tungkol sa katapusan ng sistema ng mga bagay, bi- 
nanggit ni Jesus ang tungkol sa pagtakas mula sa 
Judea at sinabi niya: “Sa aba ng mga babaing nag- 
dadalang-tao at niyaong mga nagpapasuso ng sang- 
gol sa mga araw na iyon!” (Mat 24:19, Mar 13:17, Luc 
21:23) Ipinakita ng mga pangyayari bago at no- 
ong panahon ng pagkawasak ng Jerusalem noong 
70 C.E. na ang mga salitang iyon ay nagkaroon ng 
katuparan at nagkatotoo. Bagaman kadalasan ay 
posible para sa isang babae ang katamtamang akti- 
bidad at pagkilos sa panahon ng kaniyang pagdada- 
lang-tao (Luc 1:39, 56, 2:5), mahihirapan siya sa 
matagal at mabilis na paglalakad sa bulubunduking 
lalawigan, lalo na kung malapit na siyang manga- 
nak. Matinding kapighatian ang sinapit ng mga ba- 
baing nagdadalang-tao at niyaong mga nagpapasu- 
so ng mga sanggol nang kubkubin ng mga hukbong 
Romano ang Jerusalem. Naging laganap ang taggu- 
tom. Sa panahon ng pagdadalang-tao, mahalagang 
makakain nang wasto ang isang babae. Halimbawa, 
kung wala siyang sapat na kalsyum, maaaring ma- 
lagas ang kaniyang mga ngipin, sapagkat nanga- 
ngailangan ng kalsyum ang katawan upang mabuo 
ang mga buto ng lumalaking sanggol. Karagdagan 
pa, ang pagiging likas na mapag-alaga ng babae bi- 
lang isang ina ay magpapatindi sa kaniyang paghi- 
hirap habang nakikita niyang namamatay sa gutom 
ang mga sanggol, yamang alam niya na malapit na 
siyang magluwal ng isang bata sa gayong mga ka- 


PAGDADALANG-TAO 


lagayan. Ganito ang isinulat ni Josephus tungkol sa 
ilang lalaking nagugutom sa kinubkob na Jerusa- 
lem: “Hindi nila kinaawaan ang mga ubanin o ang 
mga sanggol: ang mga bata ay aktuwal na binuhat 
kasama ang anumang bagay na kinakapitan ng mga 
ito at inihampas sa lupa. ”---The Jewish War, V, 433 
(x, 3), ihambing ang Luc 23:29. 

Makasagisag na Paggamit. Ang yugto ng 
pagdadalang-tao na nagtatapos sa pagsisilang ng 
bata ay ilang ulit na ginagamit sa makasagisag na 
diwa. Naiwala ng Israel ang pagsang-ayon ng Diyos 
dahil ang kaniyang di-tapat na mga mamamayan 
ay “naglihi ng kabagabagan at nanganak ng ba- 
gay na nakasasakit.” (Isa 59:2-8, ihambing ang Aw 
7:14.) Nagsimula ang prosesong ito nang pahintu- 
lutan nilang matamnan ng binhi ng “nakasasakit 
na mga kaisipan” at maling mga pagnanasa ang 
kanilang mga isip at mga puso at sa diwa ay ma- 
limliman ang mga iyon doon, anupat ang di-mali- 
wasang resulta ay ang pagsisilang ng “nakasasakit 
na mga gawa.”--Ihambing ang San 1:14, 15. 

Sa ibang talata, inilalarawan ni Isaias ang Israel 
bilang isang babae na sumisigaw dahil sa mga kirot 
ng pagdaramdam at nagsasabi sa Diyos: “Nagkaga- 
yon nga kami dahil sa iyo, O Jehova. Nagdalang-tao 
kami, nagkaroon kami ng mga kirot ng pagdaram- 
dam, gayunman, nanganak kami ng hangin. Wala 
kaming naisasagawang tunay na pagliligtas kung 
tungkol sa lupain, at walang tumatahan sa mabu- 
ngang lupain ang nahuhulog upang maipanganak 
[mabuhay,” JP|.” (Isa 26:17, 18) Maaaring tumutu- 
koy ito sa bagay na, sa kabila ng mga pagpapala ng 
Diyos (ihambing ang Isa 26:15) at ng pagbibigay 
niya sa Israel ng pagkakataong maging “isang kaha- 
rian ng mga saserdote at isang banal na bansa” (Exo 
19:6), hindi pa rin nakikita ng Israel ang matagal 
nang hinihintay na katuparan ng pangako may ki- 
nalaman sa Binhi na sa pamamagitan nito ay dada- 
loy ang mga pagpapala. (Gen 22:15-18) Ang sari- 
ling mga pagsisikap ng Israel ukol sa kaligtasan ay 
walang ibinungang anuman, isang kabulaanan la- 
mang, bilang isang bansa, hindi ito makapagbigay 
ng kalayaan “sa pagkaalipin sa kasiraan" na dahil 
doon ay “patuloy na dumaraing na magkakasama at 
nasasaktang magkakasama” ang buong sangnila- 
lang. (Ro 8:19-22, ihambing ang 10:3, 11:7.) Nang 
lupigin ito ng Babilonya, ang lupain ay ‘naglaho’ da- 
hil sa karumihan nito na dulot ng paglabag sa tipan 
ng Diyos, at “bumaba ang bilang ng mga tumatahan 
sa lupain.”--Isa 24:4-6. 

Sa kabaligtaran, sa pamamagitan ng pagpapaba- 
lik sa kaniyang bayan mula sa pagkatapon, ang Je- 
rusalem ay ginawa ni Jehova na tulad ng isang ba- 
baing pinagdalang-tao ng asawa nito at nagluwal ng 
maraming anak.--Isa 54:1-8. 


PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY 


Sinipi ng apostol na si Pablo ang hulang ito ng 
Isaias kabanata 54 at ikinapit ito sa “Jerusalem sa 
itaas [na] malaya, at siya ang ating ina.” (Gal 4:26, 
27) Maliwanag na ito ang susi upang maunawa- 
an ang pangitaing nakaulat sa Apocalipsis 12:1-5, 
kung saan isang nagdadalang-taong makalangit na 
“babae” ang nagsilang ng “isang anak na lalaki, 
isang lalaki, na magpapastol sa lahat ng mga ban- 
sa taglay ang isang tungkod na bakal.” Ang pagpa- 
pastol sa mga bansa taglay ang isang tungkod na 
bakal ay tuwirang kaugnay ng Mesiyanikong Kaha- 
rian ng Diyos, at sa gayon, ang pangitain ay ti- 
yak na may kinalaman sa pagluluwal sa Kahari- 
ang iyon, anupat, pagkatapos na mabigo si Satanas 
sa pagsalakay sa bagong-silang na “anak,” umali- 
ngawngaw ang ganitong sigaw: “Ngayon ay naga- 
nap na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang 
kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng ka- 
niyang Kristo.” (Apo 12:10) Ang panggigipuspos 
ng nagdadalang-taong makalangit na “babae” bago 
siya magsilang ay nagpapaalaala sa pananalita ni 
Pablo sa Galacia 4:19, kung saan lumilitaw na ang 
“mga kirot ng panganganak” ay kumakatawan sa 
masidhing interes at marubdob na pagnanais na 
makitang naabot ang lubos na pagsulong ng mga 
bagay-bagay (sa kaso ni Pablo, ang lubos na pagsu- 
long ng mga mananampalatayang taga-Galacia bi- 
lang mga Kristiyano). 


PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY. 
Ang proseso upang ihiwalay at linisin ang mga 
metal, at ang bihasang manggagawa na gumaga- 
wa nito. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtu- 
naw sa metal sa mga dalisayang kalderong luwad 
na tinatawag na mga krisol, naaalis ang linab at 
mga dumi mula sa mahalagang metal. (Aw 12:6; 
Kaw 17:3, 27:21) May natagpuang mga labi ng mga 
tapunan ng linab sa rehiyong nasa palibot ng si- 
naunang Sucot, kung saan isinagawa ni Solomon 
ang ilang operasyon ng pagmimina at pagtutunaw 
ng metal. Kung minsan ay sinusunog ang mga 
dumi hanggang sa maglaho ang mga ito; may mga 
pagkakataon naman na ginagamit ang lihiya ng 
tagapagdalisay (tingnan ang TAGAPAGLABA) upang 
mamuo ang maruming linab at masagap ito sa iba- 
baw. (Isa 1:25; Mal 3:2) Ang tagapagdalisay ay na- 
uupo sa harap ng kaniyang hurno at binubugahan 
niya ng hangin ang nagbabagang uling sa pama- 
magitan ng mga bulusan.---Jer 6:29, Mal 3:3. 
Kadalasan, ang ginto ay may halong iba't ibang 
dami ng pilak. Hindi alam kung paano pinaghihiwa- 
lay ang mga ito noong panahon ng Bibliya, ngu- 
nit ang magkaibang mga pamamaraang ginagamit 
para sa dalawang ito ay waring tinutukoy sa Kawi- 
kaan 17:3 at 27:21: “Ang dalisayang kaldero ay para 
sa pilak at ang hurno ay para sa ginto.” Maliwanag 


584 


na ang nitric acid ay noon lamang ikasiyam na sig- 
lo C.E. natuklasan, kaya bago nito ay dinadalisay 
ang ginto sa pamamagitan ng ibang mga paraan. 
Halimbawa, kung ang ginto ay may kasamang ting- 
ga, maaaring alisin ang mga dumi bilang linab sa- 
mantalang ang ginto naman ay kakapit sa tingga. 
Pagkatapos, kapag marahang pinakuluan ang ting- 
ga hanggang sa maglaho ito (isang pamamaraan na 
tinatawag na cupelling), maiiwan ang dalisay na 
ginto. Kailangan sa prosesong ito ang malaking ka- 
sanayan, sapagkat kung masyadong mataas ang 
temperatura o masyadong mabilis ang pagpapaku- 
lo, ang ginto ay matatangay ng tingga. Nalala- 
man ng tagapagdalisay kung paano tatantiyahin at 
kokontrolin ang pagdadalisay sa pamamagitan ng 
pagtingin sa kulay ng tunaw na metal. (Ihambing 
ang Aw 12:6: Jer 6:28-30, Eze 22:18-22.) Ang pag- 
gamit ng lihiya sa pagdadalisay ng pilak ay ipinahi- 
hiwatig sa Kasulatan.---Mal 3:2, 3. 

Kung ang inambato ng tanso ay isang oxide 
o isang carbonate, kapag hinaluan ng uling ang di- 
nurog na inambato at pagkatapos ay sinunog ito, 
ang tanso ay humihiwalay sa anyong metal. Ga- 
yunman, kung ang inambato ng tanso ay isang 
sulfide, kailangan muna itong painitan (roasting) 
upang masunog ang asupre at maglaho bilang sul- 
fur dioxide at kasabay nito ay maging copper oxide 
ang copper sulfide. Pagkatapos ay maaari na itong 
sunugin kasama ng uling upang makuha ang pu- 
rong metal. 

Mas mahirap kunin ang bakal mula sa inam- 
bato dahil nangangailangan ito ng napakatinding 
init. Ang bakal ay natutunaw sa temperaturang 
1,535° C. (2,795? F.) Gayunman, ang sinaunang 
mga tao ay gumawa ng mga tunawang hurno na 
may mga bulusang nagbubuga ng hangin anu- 
pat katulad ang mga ito ng makabagong-panahong 
mga hurnuhan ng metal. (Deu 4:20, Jer 6:29; Eze 
22:20-22) Wala tayong mga detalye hinggil sa mga 
hurnuhan ng bakal ng mga Hebreo, ngunit maaa- 
ring ang mga ito ay katulad niyaong mga ginamit 
sa sinaunang India. Ang mga ito ay gawa sa luwad, 
hugis-peras, mga 1.2 m (4 na piye) ang diyametro 
sa ibaba, papakipot nang hanggang sa 0.3 m (1 piye) 
sa itaas, may mga bulusang yari sa balat ng kam- 
bing anupat may mga bokilyang nakakabit sa mga 
tubong luwad na nagsusuplay naman ng hangin sa 
ibaba ng hurno. Matapos lagyan ng uling, sinisindi- 
han ito at idinaragdag ang inambato. Isa pang su- 
son ng uling ang ipinapatong sa ibabaw nito, at tu- 
luy-tuloy itong pinag-iinit sa loob ng tatlo hanggang 
apat na oras. Kapag natapos na ang prosesong ito, ti- 
nitibag ang harapan ng hurno upang makuha ang 
kimpal ng metal. 

Madali namang kunin ang tingga mula sa karani- 
wang inambato nito, ang galena, samakatuwid nga, 


585 


lead sulfide. Una ay pinapainitan ang inambato ha- 
bang binubugahan ng hangin upang ang lead sul- 
fide ay maging lead oxide, ang asupre ay sumasanib 
sa oksiheno at nagiging gas na sulfur dioxide. Pag- 
katapos, ang lead oxide ay hinahaluan ng uling at 
pinaniningas sa isang hurnuhan ng metal: sa gayon 
ay naaalis ang carbon dioxide, anupat naiiwan ang 
likidong tingga sa krisol. 

Makasagisag na Paggamit. Si Jehova mismo 
ay tinutukoy bilang isang tagapagdalisay. Ang kani- 
yang Salita ay dinalisay na mabuti. (2Sa 22:31, Aw 
18:30: 119: 140: Kaw 30:5) Ang subok na Salitang ito 
ay isang paraan na ginagamit ng Diyos upang dali- 
sayin ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng pag- 
aalis ng lahat ng makasalanang linab ng karumihan. 
(Aw 17:3: 26:2, 105:19: Dan 12:9, 10, Mal 3:3) Dina- 
dalisay rin ng maapoy na mga pagsubok ang mga 
tapat. (Isa 48:10, Dan 11:35; Zac 13:9; ihambing ang 
1Pe 1:6, 7.) Sa kabilang dako, ang balakyot ay hina- 
hatulan bilang maruming linab, anupat marapat la- 
mang para sa walang-kabuluhang bunton ng linab. 
- Aw 119:119: Kaw 25:4, 5: Eze 22:18-20. 


PAGDUKOT NG TAO. Pag-agaw, pagtangay, 
at pagtatago sa isang tao nang labag sa kaniyang 
kalooban sa pamamagitan ng pagpuwersa, panda- 
raya, o pananakot. Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, 
ang pagdukot ng tao ay isang krimen na may kapa- 
rusahang kamatayan. Kung nanakawin o duduku- 
tin ng isang indibiduwal ang isang tao at ipagbibi- 
li ito, o kung masumpungang kasama niya ang 
dinukot, ang nandukot ay papatayin. (Exo 21:16, 
Deu 24:7) Bago ibinigay ang kautusang ito sa Isra- 
el, ang anak ni Jacob na si Jose, na ipinagbili sa 
pagkaalipin, ay naging biktima ng pagdukot. (Gen 
37:27, 28, 40:15) Nang maglaon, pinangyari ng 
Diyos na ang pagdukot na ito ay maging isang pag- 
papala para kay Jose sa Ehipto, at pinatawad ni Jose 
ang kaniyang mga kapatid sa kanilang balakyot na 
ginawa.---Gen 45:4, 5. 

Nang sumulat siya kay Timoteo, nagkomento ang 
apostol na si Pablo na “ang kautusan ay pinagtitibay, 
hindi para sa taong matuwid,” kundi para sa mga ta- 
ong tampalasan, kabilang na rito ang mga nanduru- 
kot ng ta0.--1Ti 1:8-11. 


PAG-EEMBALSAMO. Ang proseso ng pag- 
lalagay ng mga substansiyang gaya ng mababa- 
ngong langis sa isang bangkay (ng tao o hayop) 
upang mapreserba ito at huwag mabulok. Kung hin- 
di man sa mga Ehipsiyo nagmula ang sining na ito, 
sa paanuman ay isinasagawa na nila ito noon pang 
sinaunang mga panahon. Momya ang tawag sa 
bangkay ng isang tao o isang hayop na pinreserba 
sa pamamagitan ng pag-eembalsamo ng sinaunang 
mga Ehipsiyo o ng iba pang uri ng pag-eembalsa- 


PAG-EEMBALSAMO 


mo. Noong sinaunang panahon, hindi lamang mga 
Ehipsiyo ang nag-eembalsamo ng mga tao kundi 
maging ang mga Asiryano, mga Persiano, at mga 
Scita. 

Pag-eembalsamo kay Jacob at kay Jose. Sa 
Bibliya, dalawang kaso lamang ang espesipikong ti- 
nawag na pag-eembalsamo at ang mga ito ay kapu- 
wa naganap sa Ehipto. Doon namatay si Jacob, at 
pagkatapos ilahad ang kapahayagan ng pamimig- 
hati ni Jose sa pagpanaw ng kaniyang ama, sinasa- 
bi ng Bibliya: “Pagkatapos ay nag-utos si Jose sa ka- 
niyang mga lingkod, na mga manggagamot, na 
embalsamuhin ang kaniyang ama. Kaya inembal- 
samo ng mga manggagamot si Israel, at gumugol 
sila ng buong apatnapung araw para sa kaniya, sa- 
pagkat ganito karaming araw ang kaugalian nilang 
gugulin sa pag-eembalsamo, at ang mga Ehipsiyo 
ay patuloy pang nanangis para sa kaniya nang pi- 
tumpung araw.” (Gen 50:2, 3) Si Jose naman ay na- 
matay sa edad na 110 taon, “at ipinaembalsamo 
nila siya, at inilagay siya sa isang kabaong sa Ehip- 
to.” (Gen 50:26) Sa kaso ni Jacob, lumilitaw na 
ang pangunahing layunin ng pag-eembalsamo ay 
upang mapreserba siya hanggang sa siya'y maili- 
bing sa Lupang Pangako. Sa kaso naman ni Jose, 
maaaring ang pagiging prominente niya ang dahi- 
lan niyaon.---Gen 49:29-32: 50:13, 24, 25: Exo 13: 
18, 19; Jos 24:32. 

Ayon kay Herodotus, kasama sa pamamaraan ng 
pag-eembalsamo ng mga Ehipsiyo ang paglalagay 
sa bangkay sa substansiyang natron sa loob ng pi- 
tumpung araw. Gayunman, nang embalsamuhin si 
Jacob ng mga manggagamot na Ehipsiyo noong si- 
naunang panahon, sinasabi ng Bibliya na “gumugol 
sila ng buong apatnapung araw para sa kaniya, sa- 
pagkat ganito karaming araw ang kaugalian nilang 
gugulin sa pag-eembalsamo, at ang mga Ehipsiyo 
ay patuloy pang nanangis para sa kaniya nang pi- 
tumpung araw.” (Gen 50:3) Gumawa ng iba't ibang 
pagsisikap ang mga iskolar upang pagtugmain ang 
Genesis 50:3 at ang mga salita ni Herodotus. Una sa 
lahat, maaaring hindi kasama sa 40 araw ang pa- 
nahon ng paglulubog sa bangkay sa natron. Su- 
balit posible ring nagkamali lamang si Herodotus 
nang sabihin niya na ang bangkay ay inilalagay sa 
natron sa loob ng 70 araw. Nang maglaon, sina- 
bi ng Griegong istoryador na si Diodorus Siculus 
(ng unang siglo B.C.E.) na ang Ehipsiyong proseso 
ng pag-eembalsamo ay tumatagal nang mahigit sa 
30 araw. (Diodorus of Sicily, I, 91, 5, 6) Sabihin pa, 
maaaring may mga hakbang sa pag-eembalsamo 
ang mga Ehipsiyo na hindi tinalakay ng mga istor- 
yador na ito, at posible na sa iba't ibang yugto sa ka- 
saysayan ay iba-iba ang haba ng mga proseso ng 
pag-eembalsamo. 


PAGGALANG 


Paglilibing ng mga Hebreo at ng mga Kristi- 
yano. Ipinakikita ng kalunus-lunos na hitsura ng 
mga labi ng mga tao na natagpuan sa mga libingan 
sa Palestina na hindi karaniwang kaugalian ng mga 
Hebreo na embalsamuhin ang mga patay (upang 
mapreserba man lamang ang mga iyon nang mata- 
gal-tagal gaya ng ginagawa ng mga Ehipsiyo) at na 
ang unang mga tagasunod ni Kristo ay hindi nag- 
embalsamo ng kanilang mga patay upang ipreserba 
ang mga iyon nang pangmatagalan. Natanto ng ta- 
pat na mga Hebreo at ng mga tunay na Kristiyano 
na ang kaluluwa, ng tao man o ng hayop, ay nama- 
matay at na ang katawan ay bumabalik sa alabok. 
(Ec 3:18-20, Eze 18:4) Napakalimitado ng pagtukoy 
ng Kasulatan sa pag-eembalsamo at tila karagda- 
gang patotoo ito na hindi iyon karaniwang ginaga- 
wa sa gitna ng mga Hebreo at ng unang mga Kris- 
tiyano. 

Ganito ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa pag- 
lilibing kay Haring Asa: “Inihiga nila siya sa higaan 
na pinuno ng langis ng balsamo at ng iba't ibang uri 
ng ungguento na pinaghalu-halo sa isang ungguen- 
to na natatangi ang pagkakagawa. Karagdagan pa, 
gumawa sila ng isang pagkalaki-laking panlibing na 
pagsunog para sa kaniya.” Hindi ito pagsunog sa 
bangkay ng hari, kundi pagsusunog ng mga espe- 
sya. (2Cr 16:13, 14) At, kung ang paggamit na ito ng 
ungguento ay maituturing ngang isang anyo ng 
pag-eembalsamo, hindi ito ang uri na ginagawa ng 
mga Ehipsiyo. 

Nang mamatay si Jesu-Kristo, nagdala si Nicode- 
mo ng “isang rolyo ng mira at mga aloe, na mga 
isang daang libra nito,” at binabanggit ng ulat: 
“Kaya kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito 
ng mga benda na may mga espesya, ayon sa kauga- 
lian ng mga Judio sa paghahanda para sa libing.” 
(Ju 19:39, 40) Gayunman, hindi ito espesipikong ti- 
nukoy bilang pag-eembalsamo, at naiiba ito sa mga 
proseso ng pag-eembalsamo na ginagawa ng mga 
Ehipsiyo. Ganito ang kaugaliang paraan noon ng 
paghahanda sa isang bangkay para sa libing, na ti- 
yak na kapareho ng ginawa kay Lazaro bago siya 
inilibing. Ipinakikita sa kaso ni Lazaro na sa kauga- 
liang Judio, walang masalimuot na proseso ng pag- 
eembalsamo upang ipreserba ang bangkay sa loob 
ng mahabang panahon, sapagkat nang sabihin ni 
Jesus na, “Alisin ninyo ang bato,” sinabi ni Marta: 
“Panginoon, sa ngayon ay nangangamoy na siya, 
sapagkat apat na araw na.” Hindi iisipin ni Marta na 
gayon ang kalagayan ni Lazaro kung inembalsamo 
ito. Totoo na ang mga paa at mga kamay ni Lazaro 
ay natatalian ng mga pambalot at “ang kaniyang 
mukha ay nababalutan ng tela,” ngunit maliwanag 
na iyon ay hindi sa layuning ipreserba ang kaniyang 
bangkay upang huwag itong mabulok.--Ju 11:39, 
44: tingnan ang PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN. 


586 


PAGGALANG. Pagbibigay ng partikular na 
atensiyon o pakundangan sa isa na itinuturing na 
karapat-dapat sa respeto: isang pagkilala at pagbi- 
bigay ng kaukulang pagpapahalaga sa isang bagay 
o, lalo na, sa isang tao, sa kaniyang mga katangian, 
mga nagawa, katungkulan, posisyon, o awtoridad. 
Ang pagpapakita ng paggalang ay nangangahulu- 
gan ng pag-uukol ng “karangalan.” Iba't ibang sali- 
ta sa orihinal na wika ang nagtatawid ng ideya ng 
pag-uukol sa iba ng karangalan, paggalang, o kapa- 
ki-pakinabang na pagkatakot.--Tingnan ang KARA- 
NGALAN, TAKOT. 

Kay Jehova at sa Kaniyang mga Kinatawan. 
Yamang siya ang Maylalang, karapat-dapat ang Diyos 
na Jehova sa pinakamalaking karangalan mula sa la- 
hat ng kaniyang matatalinong nilalang. (Apo 4:11) 
Upang mabigyan siya ng gayong karangalan, ang 
mga indibiduwal ay kailangang mag-ukol ng tapat na 
pagsunod sa kaniya, pagsunod na nakasalig sa pag- 
ibig sa kaniya at sa pagpapahalaga sa ginawa niya 
alang-alang sa kanila. (Mal 1:6; 1Ju 5:3) Kasama rin 
dito ang paggamit sa mahahalagang pag-aari alang- 
alang sa tunay na pagsamba.---Kaw 3:9. 

Kapag inaangkin ng isa ang isang bagay na nau- 
ukol sa Maylalang, nagpapakita siya ng kawalang- 
galang sa mga bagay na sagrado. Ginawa ito nina 
Hopni at Pinehas, na mga anak ng mataas na sa- 
serdoteng si Eli. Inagaw nila ang pinakamaiinam 
na bahagi ng bawat handog para kay Jehova. At 
dahil hindi gumawa si Eli ng matatag na mga hak- 
bang laban sa kaniyang mga anak sa bagay na ito, 
pinarangalan niya sila nang higit kaysa kay Jehova. 
- 1Sa 2:12-17, 27-29. 

Kung ang Diyos na Jehova ay pinararangalan ng 
mga tao sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa 
kaniya at pagpapalawak sa mga interes ng pag- 
samba sa kaniya, pinararangalan naman ng Diyos 
ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapala at pag- 
bibigay-gantimpala sa kanila. (1Sa 2:30) Kaya na- 
man, si Haring David, na tapat na naglingkod kay 
Jehova at nagnais na magtayo ng isang templo na 
paglalagyan ng sagradong kaban ng tipan, ay pina- 
rangalan o ginantimpalaan ng isang tipan ukol sa 
isang kaharian.---2Sa 7:1-16, 1Cr 17:1-14. 

Bilang mga tagapagsalita ni Jehova, ang mga 
propeta, lalo na ang Anak ng Diyos na si Jesu- 
Kristo, ay karapat-dapat sa paggalang. Ngunit sa 
halip na igalang ng mga Israelita, sila'y inabuso sa 
berbal at pisikal na paraan, anupat pinatay pa nga. 
Ang kawalang-galang ng Israel sa mga kinatawan 
ni Jehova ay umabot sa sukdulan nang patayin nila 
ang kaniyang Anak. Dahil dito, ginamit ni Jehova 
ang mga hukbong Romano upang maglapat ng ka- 
niyang paghihiganti sa di-tapat na Jerusalem no- 


587 


ong 70 C.E.--Mat 21:33-44, Mar 12:1-9, Luc 20:9- 
16, ihambing ang Ju 5:23. 

Sa kongregasyong Kristiyano. Yaong mga 
pinagkatiwalaan ng pantanging mga pananagutan 
bilang mga guro sa kongregasyong Kristiyano ay 
karapat-dapat sa suporta at pakikipagtulungan ng 
mga kapananampalataya. (Heb 13:7, 17) Sila ay 
“karapat-dapat sa dobleng karangalan,” anupat ka- 
lakip dito ang kusang-loob na materyal na tulong 
para sa kanilang pagpapagal alang-alang sa kon- 
gregasyon.--1Ti 5:17, 18; tingnan ang MATANDANG 
LALAKI. 

Gayunman, ang lahat ng Kristiyano ay karapat- 
dapat tumanggap ng karangalan mula sa kanilang 
mga kapananampalataya. Nagpayo ang apostol na si 
Pablo: “Sa pagpapakita ng dangal sa isa't isa ay ma- 
nguna kayo.” (Ro 12:10) Yamang mas alam ng indi- 
biduwal na Kristiyano, kaysa sa kaniyang mga ka- 
pananampalataya, ang sarili niyang mga kahinaan 
at mga pagkukulang, wasto lamang na unahin niya 
ang iba kaysa sa kaniyang sarili, anupat pinarara- 
ngalan o lubhang pinahahalagahan sila dahil sa ka- 
nilang tapat na gawa. (Fil 2:1-4) Ang mga babaing 
balo na nagdarahop at karapat-dapat ay pinarara- 
ngalan noon sa pamamagitan ng pagbibigay sa ka- 
nila ng materyal na tulong mula sa kongregasyon. 
--1Ti 5:3, 9, 10. 

Sa gitna ng mga miyembro ng pamilya. Was- 
to lamang na magpakita ang isang asawang babae 
ng kapaki-pakinabang na pagkatakot, o matinding 
paggalang, sa kaniyang asawang lalaki bilang ulo 
ng pamilya. (Efe 5:33) Kaayon ito ng nakatataas na 
posisyong ibinigay sa lalaki sa kaayusan ng Diyos. 
Ang lalaki, hindi ang babae, ang unang nilalang, at 
siya ay “larawan at kaluwalhatian ng Diyos.” (1Co 
11:7-9, 1Ti 2:11-13) Si Sara ay kilalang halimbawa 
ng isang babaing nagpakita ng matinding pagga- 
lang sa kaniyang asawa. Mula sa puso ang pagga- 
lang niya, sapagkat tinukoy ni Sara ang kaniyang 
asawa bilang “panginoon,” hindi lamang para ipari- 
nig iyon sa iba kundi kahit “sa loob niya.”---IPe 3:1, 
2, 5, 6; ihambing ang Gen 18:12. 

Sa kabilang dako, ang mga asawang lalaki ay pi- 
naaalalahanan: “Patuloy na manahanang kasama 
[ng inyong mga asawang babae] sa katulad na para- 
an ayon sa kaalaman, na pinag-uukulan sila ng ka- 
rangalang gaya ng sa isang mas mahinang sisidlan, 
yaong may katangiang pambabae, yamang kayo ay 
mga tagapagmana ring kasama nila ng di-sana- 
nararapat na biyaya ng buhay.” (1Pe 3:7) Kaya 
naman, dapat isaalang-alang ng mga pinahirang 
Kristiyanong asawang lalaki na ang kanilang mga 
asawang babae ay may katayuang kapantay ng sa 
kanila bilang mga kasamang tagapagmana ni Kris- 
to (ihambing ang Ro 8:17: Gal 3:28) at dapat pakitu- 


PAGGALANG 


nguhan sa marangal na paraan anupat kinikilalang 
sila'y hindi kasinlakas ng mga lalaki. 

Kung tungkol sa kaugnayan ng mga magulang sa 
kanilang mga anak, sila ay mga kinatawan ng Diyos 
at may awtoridad na magsanay, dumisiplina, at pu- 
matnubay sa mga ito. Dahil dito, ang mga magu- 
lang ay karapat-dapat tumanggap ng karangalan, 
o paggalang. (Exo 20:12, Efe 6:1-3, Heb 12:9) Hindi 
ito limitado sa pagkamasunurin ng isang anak at sa 
pagpapakita niya ng mataas na pagpapahalaga sa 
kaniyang mga magulang. Kung kinakailangan, kala- 
kip dito ang maibiging pangangalaga sa mga magu- 
lang sa pagtanda ng mga ito. (Ihambing ang Mat 
15:4-6.) Sa kongregasyong Kristiyano, ang isa na 
hindi naglalaan para sa magulang na matanda na at 
nagdarahop ay itinuturing na lalong masama kaysa 
sa taong walang pananampalataya. (1Ti 5:8) Gaya 
ng itinawag-pansin ng apostol na si Pablo kay Timo- 
teo, hindi papasanin ng kongregasyon ang panana- 
gutang pangalagaan ang mga babaing balo na may 
mga anak o mga apo na makapagbibigay naman ng 
materyal na tulong.--1Ti 5:4. 

Sa mga Tagapamahala at sa Iba. Dapat ding 
pag-ukulan ng karangalan, o paggalang, ang mga 
taong may mataas na katungkulan sa pamahalaan. 
Ipinakikita ng isang Kristiyano ang gayong pagga- 
lang, hindi upang magtamo ng anumang pabor, 
kundi dahil kalooban ito ng Diyos. Maaaring tiwali 
ang mga taong ito bilang mga indibiduwal. (Iham- 
bing ang Luc 18:2-6, Gaw 24:24-27.) Ngunit igina- 
galang sila dahil sa kanilang katungkulan. (Ro 13: 
1,2,7: 1Pe 2:13, 14) Sa katulad na paraan, dapat 
ituring ng mga alipin ang mga may-ari sa kanila 
bilang karapat-dapat sa buong karangalan, anupat 
ginagawa ang gawaing iniatas sa kanila at hindi 
nagbibigay ng anumang dahilan upang dustain 
ang pangalan ng Diyos.--1Ti 6:1. 

Kapag ang iba ay humihingi sa isang Kristiya- 
no ng katuwiran para sa kaniyang pag-asa, gaga- 
win niya iyon “taglay ang mahinahong kalooban at 
matinding paggalang [sa literal, takot].” Bagaman 
maaaring ibinangon ang mga tanong sa mapang- 
insultong paraan, ang isang Kristiyano ay manga- 
ngatuwiran sa mahinahon at banayad na paraan, 
anupat hindi sumasagot sa paraang nalinis, nagaga- 
lit, o masama ang loob. Bagaman hindi pinanghihi- 
naan ng loob dahil sa takot sa mga tao, ang isang 
Kristiyano ay magpapamalas ng matinding pagga- 
lang, o mainam na pagkatakot, na para bang nasa 
harap siya ng presensiya ng Diyos na Jehova at ng 
Panginoong Jesu-Kristo. (1Pe 3:14, 15, tlb sa Rbi8) 
Sa bagay na ito, maaari niyang gawing halimbawa 
ang mga anghel na, bagaman mas malakas at ma- 
kapangyarihan, ay hindi naghaharap ng mga aku- 
sasyon sa mapang-abusong mga salita.---2Pe 2:11. 


PAGGAPAS 


PAGGAPAS. 
GAPAS. 


PAGGAWA, PAGPAPAGAL. Ang paggamit 
ng pisikal o mental na lakas upang maisakatuparan 
ang isang layunin o makagawa ng isang bagay; pi- 
napupurihan ng Kasulatan ang paggawa, o pagpa- 
pagal. (Ec 5:18) Isang kaloob ng Diyos na ang tao ay 
kumain, uminom, at “magtamasa ng kabutihan da- 
hil sa lahat ng kaniyang pagpapagal,” at kalooban 
ng Diyos na ang tao ay “magsaya sa kaniyang mga 
gawa.” (Ec 3:13, 22) Sa kaso ng tao, hindi pinasimu- 
lan ang paggawa dahil lamang sa siya'y nagkasala, 
sapagkat binigyan ni Jehova ng atas na gawain ang 
sakdal at walang-kasalanang lalaki at babae nang 
utusan niya sila na supilin ang lupa. (Gen 1:28) Ga- 
yunman, walang-kabuluhang pagpapagal ang ibi- 
nunga ng kasalanan.--Gen 3:19, ihambing ang Ro 
8:20, 21. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, itinakda ang pag- 
kakaroon ng mga yugto ng pagpapahinga mula sa 
pagtatrabaho. Ang mga Israelita ay hindi dapat gu- 
mawa kapag lingguhang araw ng Sabbath. (Exo 
20:8-11) Gayundin, wala silang gagawing “anumang 
uri ng mabigat na gawain” sa mga panahon ng ba- 
nal na kombensiyon.--Lev 23:6-8, 21, 24, 25, 34-36. 

Si Jehova at ang Kaniyang Anak ay mga 
Manggagawa. Si Jehova ay isang manggagawa 
at kabilang sa kaniyang mga gawa ang paglalang ng 
mga bagay na gaya ng langit, lupa, mga hayop, at 
tao. (Gen 1:1; 2:1-3: Job 14:15, Aw 8:3-8, 19:1; 
104:24: 139:14) Angkop lamang na kilalanin ang ka- 
dakilaan ng mga gawa ni Jehova, anupat pinupuri at 
pinasasalamatan siya dahil sa mga iyon. (Aw 92:5: 
107:15, 145:4-10: 150:2) Ang mga gawa ng Diyos ay 
tapat at walang kahambing, pinapangyari sa pama- 
magitan ng karunungan, at ang mga iyon ay “ka- 
totohanan at kahatulan.”--Aw 33:4: 86:8: 104:24: 
111:7. 

Isang “dakilang gawa" ang isinagawa ni Jehova 
nang iligtas niya ang mga Israelita mula sa pagkaa- 
lipin sa Ehipto at nang pangyarihin niyang ariin nila 
ang Canaan. (Huk 2:7) Kung minsan, kasangkot 
sa mga gawa niya ang paglalapat ng kaniyang hatol. 
(Jer 50:25) Kaya naman ganito ang inihula sa pama- 
magitan ni Isaias: “Sapagkat si Jehova ay titindig ... 
upang magawa niya ang kaniyang gawain---ang ka- 
niyang gawain ay pambihira.” (Isa 28:21) Naganap 
ang gayong “pambihirang gawain” noong 607 B.C.E. 
at muli noong 70 C.E., nang gawin, o pasapitin, ni 
Jehova ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo 
nito.--Hab 1:5-9, Gaw 13:38-41, tingnan ang KA- 
PANGYARIHAN, MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA. 

Ang personipikasyon ng karunungan ay inilalara- 
wang nakapiling ni Jehova sa gawang paglalang bi- 


Tingnan ang MANGGAGAPAS, PAG- 


588 


lang kaniyang “dalubhasang manggagawa.” (Kaw 
8:12, 22-31, ihambing ang Ju 1:1-3.) Noong nariri- 
to siya sa lupa bilang tao, ipinakita ng marunong 
na Anak ng Diyos, si Jesu-Kristo, na siya'y isang 
manggagawa at na, bagaman tapos na ang mater- 
yal na mga gawang paglalang may kinalaman sa 
lupa, nagpatuloy pa rin si Jehova sa paggawa, sa- 
pagkat sinabi ni Jesus: “Ang aking Ama ay patuloy 
na gumagawa hanggang ngayon, at ako ay patuloy 
na gumagawa.” (Ju 5:17) Para kay Jesus, ang pagga- 
wa ng gawaing iniatas sa kaniya ni Jehova ay na- 
kapagpapalusog, kasiya-siya, at nakarerepreskong 
gaya ng pagkain. (Ju 4:34; 5:36) Ang mga gawa ni 
Kristo ay ginawa sa pangalan ng kaniyang Ama, 
ang mga iyon ay mula sa kaniyang Ama at ipinaki- 
ta ng mga iyon na siya'y “kaisa ng Ama.” (Ju 10:25, 
32, 37, 38, 14:10, 11, 15:24, Gaw 2:22) Matagumpay 
na natapos ni Jesus ang gawain sa lupa na iniatas sa 
kaniya ng Diyos.---Ju 17:4. 

Sinabi ni Jesus: “Siya na nananampalataya sa 
akin, ang isa ring iyon ay gagawa ng mga gawa na 
aking ginagawa, at siya ay gagawa ng mga gawa 
na mas dakila kaysa sa mga ito, sapagkat ako ay 
paroroon sa Ama.” (Ju 14:12) Maliwanag, hindi ibig 
sabihin ni Jesus na gagawa ang kaniyang mga ta- 
gasunod ng mga gawang higit na makahimala kay- 
sa sa mga ginawa niya, sapagkat walang ulat sa 
Bibliya na nakagawa ang sinuman sa kanila ng hi- 
mala na nakahihigit sa ginawang pagbuhay-muli ni 
Jesus kay Lazaro na apat na araw nang patay. (Ju 
11:38-44) Ngunit, yamang noon ay paroroon na si 
Jesus sa Ama, at ang kaniyang mga tagasunod ay 
tatanggap ng banal na espiritu upang maging mga 
saksi niya “kapuwa sa Jerusalem at sa buong Judea 
at Samaria at hanggang sa pinakamalayong baha- 
gi ng lupa” (Gaw 1:8), mas malaking lugar ang sa- 
saklawin nila at mas matagal silang gagawa kay- 
sa kay Jesus, anupat sa diwang ito ay mas dakilang 
mga gawa ang gagawin nila kaysa sa ginawa niya. 

Ang Pangangailangang Magtrabaho, o Gu- 
mawa. Sinabi ni Jesu-Kristo na “ang manggaga- 
wa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran,” anu- 
pat ipinahihiwatig na yaong mga nagpapagal may 
kaugnayan sa espirituwal na mga bagay ay hindi 
kukulangin ng mga pangangailangan nila sa buhay. 
(Luc 10:7) Gayunman, gaya ng itinawag-pansin ng 
apostol na si Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang ta- 
ong tamad na ayaw magtrabaho ay hindi karapat- 
dapat kumain ng pagkaing pinaghirapan ng iba 
kundi dapat siyang matutong gumawa sa pamama- 
gitan ng kaniyang mga kamay upang mailaan niya 
ang kaniyang mga pangangailangan. (1Te 4:11: 2Te 
3:10, 12) Gayundin, ang magnanakaw ay dapat na 
“huwag nang magnakaw pa” kundi “magtrabaho 
siya nang masikap.”--Efe 4:28. 


589 


Kalidad ng Gawain ng mga Lingkod ng Diyos. 
Anumang gawain ang ginagawa niya, dapat tandaan 
ng lingkod ni Jehova ang kaniyang kaugnayan sa 
Diyos, anupat ginagawa ang lahat ng bagay “nang 
buong kaluluwa na gaya ng kay Jehova, at hindi sa 
mga tao.” (Col 3:23) Nangangailangan ito ng kasipa- 
gan (Kaw 10:4, 13:4, 18:9) at pagkamatapat. Nagdu- 
dulot ng kaluwalhatian sa Diyos ang pagpapamalas 
ng gayong mga katangian, gaya ng ipinakikita ng pa- 
yong ibinigay sa mga aliping Kristiyano: “Ang mga 
alipin ay magpasakop sa mga may-ari sa kanila sa la- 
hat ng bagay, at lubos silang palugdan, na hindi su- 
masagot nang palaban, hindi nagnanakaw, kundi 
nagpapakita ng lubusan at mabuting pagkamatapat, 
upang kanilang magayakan ang turo ng ating Taga- 
pagligtas, ang Diyos, sa lahat ng bagay.”--Tit 2:9, 10; 
Efe 6:5-8, Heb 13:18. 

Wastong Pangmalas sa mga Pag-aaring Nata- 
mo. Sa kanilang paggawa, ang mga Kristiyano ay 
dapat umasa sa pagpapala ng Diyos taglay ang pag- 
papahalaga at hindi sila dapat na labis na mabalisa 
tungkol sa kanilang materyal na mga pangangaila- 
ngan. Pinayuhan ni Jesus ang kaniyang mga taga- 
sunod na hanapin muna ang Kaharian. (Mat 6:11, 
25-33) Hinimok din niya sila: “Gumawa kayo, hindi 
para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing 
nananatili para sa buhay na walang hanggan.” (Ju 
6:27) Kaya naman, may-katalinuhang minamalas 
ng mga lingkod ng Diyos ang salapi at ang materyal 
na mga bagay na natamo nila bunga ng kanilang 
paggawa bilang pangalawahin lamang sa lubhang 
mas mahahalagang espirituwal na kayamanan. Ang 
materyal na mga pag-aaring natamo nila sa pama- 
magitan ng pagpapagal ay ginagamit din nila upang 
isulong ang espirituwal na mga kapakanan, at sa ga- 
yo'y 'nakikipagkaibigan' sila sa Diyos at kay Kristo. 
--Ec 7:12, Luc 12:15-21, 16:9. 

Di-wastong mga Gawa na Dapat Iwasan. Si 
Jehova ang nagtatakda kung aling mga gawa ang 
wasto at kung aling mga gawa ang di-wasto. “Da- 
dalhin [Niya] sa kahatulan ang bawat uri ng gawa 
may kaugnayan sa bawat bagay na nakatago, kung 
ito ba ay mabuti o masama.” (Ec 12:13, 14) Pakikitu- 
nguhan din ng Diyos ang bawat indibiduwal ayon sa 
gawa ng isang iyon. (Aw 62: 12) Ito, at lalung-lalo na 
ang pag-ibig sa Diyos na Jehova, ay mabubuting 
dahilan upang iwasan ang di-wastong mga gawa at 
gawin ang mga gawang kalugud-lugod sa kaniyang 
paningin.--1Ju 5:3, Aw 34:14, 97:10, Am 5:14, 15. 

Upang tamasahin nila ang pabor ng Diyos, dapat 
iwasan ng mga Kristiyano ang “mga gawa ng la- 
man,” na kinabibilangan ng mga bagay na gaya ng 
pakikiapid, mahalay na paggawi, idolatriya, pagsa- 
sagawa ng espiritismo, mga pagkakapootan, mga si- 
lakbo ng galit, at mga paglalasingan. Ang gayong 
mga gawain ay magiging dahilan upang hindi ma- 


PAGGIGIIK 


nahin ng isa ang Kaharian ng Diyos at maliwanag 
na kabilang ang mga iyon sa “di-mabungang mga 
gawa na nauukol sa kadiliman,” mga gawang hindi 
nagdudulot ng kapakinabangan.--Gal 5:19-21: Efe 
5:3-14, 1Pe 4:3, ihambing ang Ju 3:20, 21. 

Wastong mga Gawa. Mahalagang umasa sa 
Diyos na Jehova upang magtagumpay ang mga 
gawa ng isa. (Aw 127:1; Kaw 16:3) Ang Diyos ang 
tumutulong at nagpapalakas sa mga nagsisikap sa 
paggawa ng kaniyang kalooban. (2Co 4:7, Fil 4:13) 
Bagaman sagana sa walang-kabuluhang mga gawa 
ang mga buhay ng mga tao (Ec 2:10, 11), ang mga 
gawang may kaugnayan sa tunay na pagsamba ay 
hindi sa walang kabuluhan. Binigyang-katiyakan 
ang mga Kristiyanong Hebreo: “Ang Diyos ay hindi 
liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig 
na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan, dahil 
kayo ay naglingkod sa mga banal at patuloy na nag- 
lilingkod.” (Heb 6:10) Maliwanag na kabilang sa ga- 
yong gawa ang pagbibigay ng materyal na tulong 
o pagpapakita ng iba pang mga kabaitan sa mga 
nangangailangan o sa mga nagdurusa at inuusig. 
(Ihambing ang Efe 4:28, Fil 4:14-19, 1Ti 6:17, 18, 
San 1:27.) Kabilang sa iba pang maiinam na gawa 
ang pakikibahagi sa paggawa ng mga alagad (Mat 
28:19, 20, 1Co 3:9-15) at, para sa mga lalaki, ang 
paglilingkod bilang tagapangasiwa sa isang kongre- 
gasyong Kristiyano at pagtuturo sa mga kapana- 
nampalataya.--1Te 5:12, 13, 1Ti 3:1, 5:17. 

Pananampalataya at mga Gawa. Noon, hindi 
nagiging matuwid ang isang tao dahil lamang sa 
mga gawa ng Kautusang Mosaiko, na kinabibila- 
ngan ng mga bagay na gaya ng paghahandog ng 
mga hain, pagpapadalisay, at pagtutuli. (Ro 3:20, 
4:1-10, Gal 3:2) Gayunman, bagaman hindi mga 
gawa ng Kautusang Mosaiko ang tinutukoy niya, si- 
nabi ng alagad na si Santiago na “ang isang tao ay 
ipahahayag na matuwid sa pamamagitan ng mga 
gawa, at hindi sa pamamagitan ng pananampala- 
taya lamang” (San 2:24), sapagkat kailangan ang 
praktikal na mga gawa na nagpapamalas ng pana- 
nampalataya ng isang tao, anupat magsisilbing pa- 
totoo nito. (Ihambing ang Mat 7:21-27: Efe 2:8-10, 
San 1:27: 2:14-17: 4:4.) Halimbawa, si Abraham 
ay may mga gawang nagpatunay sa kaniyang pa- 
nanampalataya, gaya ng pagiging handa niyang 
ihandog si Isaac. Pinatunayan din ni Rahab ang 
kaniyang pananampalataya sa pamamagitan ng ka- 
niyang mga gawa nang itago niya ang mga Israeli- 
tang tiktik.---Heb 11:17-19, San 2:21-25. 


PAGGIGIIK. Ang proseso kung saan inaalis 
ang butil mula sa tangkay at ipa nito. Kung kaunti 
lamang ang gigiikin ng mga naghihimalay, o kung 
maliliit ang butil gaya ng komino, o kung palihim na 
maggigiik sa mapanganib na mga panahon, isang 


PAGGIGIIT NG SARILI 


tungkod o panlugas ang ginagamit noon upang 
hampasin ang mga butil sa pamamagitan ng ka- 
may, maaaring sa lupa o sa isang pisaan ng ubas. 
--Huk 6:11; Ru 2:17: Isa 28:27. 

Gayunman, sa giikan karaniwang isinasagawa 
ang paggigiik. Ito'y kadalasang nasa isang dako na 
mataas at mahangin, anupat isa itong patag at pa- 
bilog na lugar na hanggang 15 m (50 piye) ang di- 
yametro at alinman sa yari sa bato o sa pinikpik na 
lupa. Ang mga giikan na hindi pribadong pag-aari 
ay kadalasang magkakatabi malapit sa isang nayon 
upang magamit ng buong komunidad. Ang mga 
tungkos ng sebada o trigo, mga pangunahing bu- 
til ng Palestina, ay inilalatag sa sahig (sa ngayon 
ay karaniwan nang pinatataas nang 30 hanggang 
46 na sentimetro [12 hanggang 18 pulgada]). Dahil 
niyayapakan ang mga ito ng mga toro o ng ibang 
mga hayop habang patuloy silang lumiligid sa sa- 
hig, unti-unting nagkakaputul-putol ang dayami at 
humihiwalay sa ipa ang butil. Hindi binubusalan 
ang mga hayop habang niyayapakan nila ang mga 
butil.—Deu 25:4: Os 10:11: 1Co 9:9, 10. 

Pinabilis ng mga kasangkapang panggiik na hini- 
hila ng mga hayop ang prosesong ito at mas masin- 
sing gumiik ang mga iyon kaysa sa mga paa lamang 
ng mga hayop. (Isa 41:15, Am 1:3) Sa mas makaba- 
gong mga panahon, ang ilan sa mga panggiik na gi- 
namit ay mga karetang malalapad, sapad, at mabi- 
bigat anupat sa ilalim ng mga ito ay may matatalas 
na ngiping bato o bakal, ang iba naman ay mga ka- 
yariang humihila ng mabibigat at hugis-silinder na 
mga panggulong na may nakakabit na mga kutsil- 
yo upang pagputul-putulin ang mga tangkay ng 
mga butil. Sa bawat pagligid ng gayong mga kareta 
at mga kagamitang panggulong, isang karagdagang 
hanay ang nagigiik, at dahil nakasakay sa ibabaw 
nito ang tagapagpatakbo, nakatutulong ang bigat 
niya upang higit itong maging epektibo.---Ihambing 
ang Isa 28:28. 

Pagkatapos na masinsing magiik ang mga butil, 
anupat ilang ulit na ibinabaligtad sa prosesong ito, 
tinatahip naman iyon.---Tingnan ang PAGTATAHIP. 

Palibhasa'y hantad at patag, ang mga giikan ay 
madalas gamitin sa iba pang mga layunin. Ang 
mga ritwal ng pagdadalamhati para kay Jacob ay 
idinaos sa giikan ng Atad, malapit sa Jordan. (Gen 
50:10, 11) Ayon sa tagubilin ni Jehova, binili ni Da- 
vid ang giikan ni Arauna (Ornan), nagtayo siya roon 
ng isang altar, at naghain kay Jehova. (2Sa 24:16- 
25; 1Cr 21:15-28) Nang maglaon, ang giikang ito 
ang naging lugar ng templo ni Solomon. (2Cr 3:1) 
Noong magsanggunian sina Jehosapat at Ahab na 
makipagdigma laban sa Sirya, nasa isang giikan sa 
pasukan ng pintuang-daan ng Samaria ang kani- 
lang mga trono.---1Ha 22:10. 


590 


Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na diwa, ang paghampas at pagpuputul-putol sa 
mga tangkay ng mga butil sa giikan ay angkop na 
angkop na sagisag ng pakikitungong tatanggapin ng 
mga kaaway ni Jehova. (Isa 41:15, Jer 51:33, Mik 
4:12, 13, Hab 3:12) Inilalarawan din ng paggigiik 
ang mapaniil na pakikitungo na ginagawa kung 
minsan ng mga tao sa iba. (2Ha 13:7) Bukod diyan, 
ang pagbubukod ng trigo mula sa ipa ay maaaring 
lumarawan sa pagbubukod sa matuwid mula sa ba- 
lakyot alinsunod sa kahatulan ni Jehova. (Mat 3:12) 
Sa isa pang diwa, ang isang mahaba at masaganang 
paggigiik ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at pag- 
papala ni Jehova.--Lev 26:5: Joe 2:24. 


PAGGIGIIT NG SARILI. Ang terminong 
Griego na isinalin bilang “mapaggiit ng sarili” (Tit 
1:7, 2Pe 2:10, AS, KJ, NW) ay literal na nanganga- 
hulugang “mapagpalugod sa sarili” at “tumutukoy 
sa isa na may-kapalaluang naggigiit ng kaniyang 
sariling kalooban, palibhasa'y pinangingibabawan 
siya ng pansariling interes at wala siyang konside- 
rasyon sa iba.” (Vine's Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words, 1981, Tomo 3, p. 342) 
Samakatuwid, ang paggigiit ng sarili ay isang kata- 
ngiang salungat sa diwa ng Kristiyanismo. Lalung- 
lalo nang hindi ito dapat makita sa mga tagapanga- 
siwang Kristiyano. (Tit 1:5, 7) Ang mga indibiduwal 
na humiwalay sa wastong paggawing Kristiyano ay 
inilarawan ng apostol na si Pedro bilang “mapusok” 
at “mapaggiit ng sarili.”---2Pe 2:10. 


PAGHAHABI. Ang proseso kung saan pinag- 
sasala-sala ang mga grupo ng mga sinulid na paha- 
ba at pahalang upang makagawa ng tela. Ang gru- 
po ng mga sinulid na kahanay ng kahabaan ng kayo 
ay ang hiblang paayon [warp], at ang grupo naman 
na nakahabi rito sa anggulong 90° ay ang hiblang 
pahalang [woof o weft]. Ang mga sinulid na pa- 
halang ay inihahabi nang salit-salitan sa ibabaw 
at ilalim ng mga sinulid na paayon. (Lev 13:59) 
Kadalasan ay mga kababaihan ang naghahabi ngu- 
nit lumilitaw na isa rin itong hanapbuhay ng mga 
kalalakihan. (2Ha 23:7; 1Cr 4:21) Ang habihan na 
ginamit ng mga Hebreo, mga Ehipsiyo, at iba pa ay 
hindi nalalayo sa isang hamba.---Huk 16:13, 14: Isa 
19:1, 9, 10. 

Ang sinaunang mga habihan ay maaaring patin- 
dig o pahiga. Ang isang uri ng patindig na habihan 
ay binubuo ng dalawang posteng patayo na may na- 
kapahalang na biga sa ibabaw. Doon nakasabit ang 
mga sinulid na paayon na kinabitan ng mga pabigat 
upang manatiling tuwid. Sa ilang habihan, isang 
mas mababang biga ang ginagamit sa halip na mga 
pabigat, at sa iba naman, ang bigang ito ay ma- 
aaring paikutin upang magsilbing panggulong sa 


591 


hinabing tela. Samantala, ang isang karaniwang 
pahigang habihan ay binubuo ng dalawang magka- 
agapay na biga na bahagyang magkalayo at sinusu- 
hayan ng apat na tulos na nakabaon sa lupa sa mga 
dulo ng mga biga. Iniuunat sa pagitan ng dalawang 
bigang ito ang mga sinulid na paayon. Posibleng sa 
gayong uri ng mabigat na biga inihahambing ang 
tagdang kahoy ng sibat ni Goliat nang ihalintulad 
ito sa “biga ng mga manggagawa sa habihan.”---1Sa 
174, 7. 

Sa habihan, kadalasa'y hinahati sa dalawang 
pangkat ang mga sinulid na paayon, upang ang si- 
nulid na pahalang ay makaraan sa ibabaw ng isang 
pangkat ng mga sinulid na paayon kapag hinila ito 
sa isang direksiyon at sa ilalim ng pangkat ding 
iyon kapag hinila ito sa kabilang direksiyon. Para 
rito, dalawang “shed,” o daanan, ang kailangan. Sa 
isang simpleng pahigang habihan, isang lapad na 
“shed stick” o patpat ang inilalagay sa ilalim ng ka- 
salitang mga sinulid na paayon, at kapag itinagilid 
ito, nagkakaroon ng isang “shed,” kung saan isinu- 
suot ang sinulid na pahalang patungo sa isang di- 
reksiyon. Pagkatapos, ang kasalitang mga sinulid 
na paayon, na sa pamamagitan ng mga silo ng si- 
nulid ay nakakabit sa isang “ease rod” na nasa iba- 
baw ng hiblang paayon, ay itinataas sa pamamagi- 
tan ng pag-aangat sa “lease rod” mula sa hiblang 
paayon, anupat nagkakaroon ng isa pang “shed” 
kung saan ang hiblang pahalang ay isinusuot at hi- 
nihila patawid sa kabilang direksiyon. Pagkatapos 
ng bawat pagtawid sa hiblang paayon, ang sinulid 
na pahalang ay isinisiksik sa lumalaking tela sa 
pamamagitan ng isa pang patpat. Hinahatak ng 
manghahabi ang hiblang pahalang patawid sa hib- 
lang paayon sa pamamagitan ng isang lansadera, 
na pangunahin nang isang pahabang kahoy na ki- 
nalalagyan ng sinulid. Palibhasa'y mabilis na pina- 
gagalaw ng dalubhasang manghahabi ang lansa- 
dera, masasabi nga ni Job: “Ang mga araw ko ay 
naging mas matulin kaysa sa lansadera ng mang- 
hahabi.”---Job 7:6. 

Pagkatapos na mahabi ang tela sa ninanais na 
haba at ito ay mairolyo, pinuputol ito ng manggaga- 
wa sa habihan mula sa mga sinulid na paayon. (Isa 
38:9, 12) Kabilang sa mga materyales na karani- 
wang ginagamit ng mga manghahabi ay ang bala- 
hibo ng hayop (Exo 36:14; Mat 3:4), lana, at lino. 
--Ihambing ang Kaw 31:13. 

Makagagawa ng mga kayo na may sari-saring di- 
senyo kung gagamit ng iba't ibang kulay ng sinulid 
sa hiblang paayon o sa hiblang pahalang o sa dala- 
wang ito. O kaya naman, maaaring isang partikular 
na kulay lamang ng sinulid na pahalang ang para- 
raanin sa isang bahagi ng hiblang paayon. (Gen 
37:23, 2Sa 13:18, Kaw 7:16) Maaari ring pag-iba- 


PAGHAHANDA 


ibahin ng manggagawa sa habihan ang pagkakasu- 
nud-sunod ng mga sinulid--anupat nagpaparaan 
ng isang grupo ng mga sinulid na pahalang sa iba- 
baw ng isang sinulid na paayon at pagkatapos ay sa 
ilalim naman ng dalawa patawid sa hiblang paayon, 
at pagkatapos ay pararaanin ang sumunod na gru- 
po sa ibabaw ng dalawang sinulid na paayon, sa ila- 
lim ng dalawa, pagkatapos ay sa ibabaw ng isa sa 
buong lapad ng hiblang paayon, gaya ng paghahabi 
ng gabardine sa ngayon. Sa pamamagitan ng pag- 
iiba-iba ng mga pamamaraan sa paghahabi, isang 
partikular na disenyo ang nalilikha sa kayo kahit na 
magkakulay ang mga sinulid na paayon at paha- 
lang. Halimbawa, si Aaron ay binigyan ng isang 
mahabang damit na puti na yari sa mainam na 
lino at hinabi “nang may disenyong pari-parisukat.” 
--Exo 28:39. 


PAGHAHANAP NG PAGKAKAMALI. 


Tingnan ang PAGKAKAMALI, PAGHAHANAP NG PAGKAKA- 
MALI. 


PAGHAHANDA. Isang pangalang itinawag 
sa araw bago ang lingguhang Sabbath, kung kailan 
naghahanda ang mga Judio para sa Sabbath. 

Nang magsimulang maglaan si Jehova ng manna 
sa ilang, iniutos niya na dobleng dami nito ang titi- 
punin sa ikaanim na araw, yamang ang bayan ay 
hindi dapat magtipon ng manna kapag Sabbath, 
o sa ikapitong araw. Kaya bilang paghahanda para 
sa lingguhang Sabbath, ang mga Judio ay nagtiti- 
pon ng ekstrang manna at niluluto o pinakukuluan 
nila iyon. (Exo 16:5, 22-27) Nang maglaon, “ang 
araw bago ang sabbath” ay tinawag na “Paghahan- 
da,” gaya ng paliwanag ni Marcos. (Mar 15:42) (Ka- 
hawig nito, sa wikang Aleman, ang Samstag [Saba- 
do] ay tinatawag ding Sonnabend [sa literal, “Sun 
evening'] o “gabi bago mag-Linggo [Sonntag].”) Ang 
araw ng Paghahanda ng mga Judio ay nagtatapos sa 
paglubog ng araw na sa ngayon ay tinatawag na Bi- 
yernes, kung kailan nagsisimula naman ang Sab- 
bath, yamang para sa mga Judio, ang isang araw ay 
mula sa gabi hanggang sa gabi. 

Kapag araw ng Paghahanda, inihahanda ng mga 
tao ang kanilang kakainin para sa susunod na araw, 
ang Sabbath, at tinatapos nila ang iba pang apura- 
hang gawain na dapat nilang gawin bago ang Sab- 
bath. (Exo 20:10) Itinakda ng Kautusan na ang ka- 
tawan ng isang taong pinatay at ibinitin sa isang 
tulos ay “hindi dapat manatili nang buong magda- 
mag sa tulos.” (Deu 21:22, 23, ihambing ang Jos 
8:29: 10:26, 27.) Yamang si Jesus at yaong mga ibi- 
nayubay kasama niya ay nasa mga tulos noong ha- 
pon ng Paghahanda, mahalaga sa mga Judio na 
madaliin ang kanilang kamatayan kung kinakaila- 
ngan upang mailibing ang mga ito bago lumubog 


PAGHAHASIK 


ang araw. Lalo pa nga't ang araw na malapit nang 
magsimula paglubog ng araw ay isang regular na 
Sabbath (ang ikapitong araw ng sanlinggo) at isa 
ring Sabbath dahil noon ay Nisan 15 (Lev 23:5-7), 
samakatuwid ay isa itong “dakilang Sabbath. (Ju 
19:31, 42; Mar 15:42, 43: Luc 23:54) Sinipi ni Jose- 
phus ang isang batas ni Cesar Augusto na nagsasa- 
bing ang mga Judio ay hindi obligadong humarap 
sa hukuman 'sa Sabbath o sa araw ng pagha- 
handa para rito (Bisperas ng Sabbath) pagkatapos 
ng ikasiyam na oras, anupat nagpapahiwatig na 
nagsisimula silang maghanda para sa Sabbath sa 
ikasiyam na oras ng Biyernes.--Jewish Antiqui- 
ties, XVI, 163 (vi, 2). 

May kinalaman sa umagang iyon nang litisin si 
Jesus at iharap siya kay Pilato, na naganap noong 
umagang bahagi ng Nisan 14 (palibhasa'y nagsi- 
mula ang araw ng Paskuwa noong nagdaang gabi), 
sinasabi ng Juan 19:14: “Ngayon ay paghahanda na 
ng paskuwa.” (NW, KJ, Da) Ipinapalagay ng ilang 
komentarista na nangangahulugan ito ng “pagha- 
handa para sa paskuwa,” at gayon nga ang pagka- 
kasalin dito ng ilang salin. (AT, We, CC) Gayun- 
man, ipahihiwatig nito na hindi pa naipagdiriwang 
ang Paskuwa, gayong tuwirang ipinakikita ng mga 
ulat ng Ebanghelyo na naipagdiwang na ito ni Je- 
sus at ng mga apostol noong nagdaang gabi. (Luc 
22:15: Mat 26:18-20, Mar 14:14-17) Lubusang tinu- 
pad ni Kristo ang mga tuntunin ng Kautusan, ka- 
bilang na rito ang kahilingang ipagdiwang ang Pas- 
kuwa tuwing Nisan 14. (Exo 12:6, Lev 23:5, tingnan 
ang PASKUWA.) Ang araw ng paglilitis at pagpatay 
kay Jesus ay maaaring malasin bilang ang “pagha- 
handa ng paskuwa' sa diwa na iyon ang paghahan- 
da para sa pitong-araw na Kapistahan ng mga Ti- 
napay na Walang Pampaalsa na nagsimula naman 
noong sumunod na araw. Dahil magkatabi ang 
mga ito sa kalendaryo, ang buong kapistahan mis- 
mo ay kadalasang isinasama sa terminong “Pasku- 
wa.” At ang araw pagkaraan ng Nisan 14 ay laging 
isang Sabbath, karagdagan pa, noong 33 C.E., ang 
Nisan 15 ay pumatak sa regular na Sabbath, anu- 
pat ang araw na iyon ay isang “dakila” o dobleng 
Sabbath. 


PAGHAHASIK. Tingnan ang MANGHAHASI, 
PAGHAHASIK. 


PAGHAHAYAG. 
PAGHAHAYAG. 


PAGHAMPAS, PAMAMALO, PAMBU- 
BUGBOG. Ipinahihintulot ng Kautusang Mosai- 
ko ang pagpaparusa sa pamamagitan ng pamama- 
lo. Ginagawa ito gamit ang isang tungkod. Mga 
hukom ang nagpapasiya kung ilang hampas ang 
ibibigay depende sa nagawang paglabag, anupat isi- 


Tingnan ang PAGKAKAHAYAG, 


592 


nasaalang-alang din ang motibo, mga kalagayan, at 
iba pa. Ganito ang itinakdang posisyon: “Padadapa- 
in nga siya ng hukom at ipahahampas siya sa harap 
niya ayon sa bilang na katumbas ng kaniyang ba- 
lakyot na gawa.” Ang kaparusahan ay limitado sa 
40 hampas. (Deu 25:2, 3) Ang dahilan ay sapagkat 
kung hihigit pa rito, madudusta ang taong iyon sa 
paningin ng kaniyang mga kababayan. Isa ito sa 
mga halimbawang nagpapakita na hindi ipinahihin- 
tulot ng Kautusan ang malupit o naiibang kaparusa- 
han. Ang layunin ng kaparusahan ay magtuwid, 
hindi ang maghiganti at maging mabalasik na gaya 
ng mga kaparusahang inilalapat ng ibang bansa. 
Ang tagapalo mismo ay parurusahan kung lalam- 
pas siya sa legal na bilang ng mga hampas. Dahil 
dito, nilimitahan ng mga Judio sa 39 ang bilang ng 
mga hampas upang hindi sila magkamaling lu- 
mampas sa hangganan at sa gayon ay malabag ang 
kautusan.---2Co 11:24. 

Pinahihintulutan ang isang Hebreong may-ari 
ng alipin na hampasin ang kaniyang aliping lalaki 
o aliping babae sa pamamagitan ng tungkod kung 
ang alipin ay masuwayin o mapaghimagsik. Ngu- 
nit kung mamatay ang alipin dahil sa paghampas, 
ang may-ari ng alipin ay parurusahan. Gayunman, 
kung mabuhay pa ang alipin nang isa o dalawang 
araw pagkaraan nito, iyon ay nagpapahiwatig na 
walang intensiyon ang may-ari na paslangin ang 
alipin. May karapatan siyang maglapat ng kaparusa- 
han bilang disiplina, sapagkat ang alipin ay “kani- 
yang salapi.” Malayong mangyari na sasadyain ng 
isang tao na lubusang sirain ang sarili niyang ma- 
halagang pag-aari, yamang magiging kalugihan ito 
sa kaniya. Isa pa, kung ang alipin ay mamatay pag- 
karaan ng isang araw o higit pa, hindi maaaring 
matiyak kung ang ikinamatay niya ay ang pama- 
malo o iba pang sanhi. Kaya kung mananatiling bu- 
hay ang alipin nang isa o dalawang araw, hin- 
di parurusahan ang kaniyang panginoon.---Exo 21: 
20, 21. 

Kung pinaratangan ng isang lalaki ang kaniyang 
asawa na may-panlilinlang itong nag-angking dala- 
ga noong panahong ikasal sila at ang paratang niya 
ay bulaan, didisiplinahin siya at pagmumultahin ng 
matatandang lalaki ng lunsod, na nagsisilbing mga 
hukom, dahil nagdala siya ng masamang pangalan 
laban sa isang dalaga ng Israel. Maaaring kabilang 
sa disiplinang ito ang paglalapat ng espesipikong bi- 
lang ng mga hampas.---Deu 22: 13-19. 

Paulit-ulit na idiniriin ng Kasulatan ang kahalaga- 
han ng paghampas bilang paraan ng pagdidisiplina. 
Ipinakikita ng Kawikaan 20:30 na ang disiplina ay 
maaaring magkaroon nang malalim na epekto, anu- 
pat mabuti ang ibubunga nito sa indibiduwal. Ito ay 
kababasahan: “Masasakit na sugat ang kumakayod 


593 


ng kasamaan, at ang mga latay, ng mga kaloob- 
loobang bahagi ng tiyan.” Dapat kilalanin ng taong 
dinidisiplina sa ganitong paraan na ang ginawa niya 
ay isang kamangmangan at na dapat siyang mag- 
bago. (Kaw 10:13: 19:29) Ang taong tunay na maru- 
nong ay maaaring maituwid sa pamamagitan ng 
mga salita at sa gayo'y hindi na kailangang lapatan 
ng mga hampas. 

Yamang ang buong sangkatauhan ay iniluwal “sa 
kamalian" at ipinaglihi “sa kasalanan” (Aw 51:5), ipi- 
napayo ng Kasulatan na dapat na mahigpit na ga- 
mitin ng mga magulang ang tulad-pamalong awto- 
ridad, kung minsan ay sa pamamagitan ng literal na 
pamalo. (Kaw 22:15) Sa gayon ay maililigtas ang 
bata mula sa paghatol at sa kamatayan.--Kaw 23: 
13, 14. 

Lumilitaw na bukod sa pamalo, nang maglaon ay 
gumamit na rin ang mga Judio ng panghagypit. 
(Heb 11:36) Mas matinding kaparusahan ito kaysa 
sa pamamalo, at bagaman ginawa itong legal noong 
narito sa lupa si Jesus, hindi ito salig sa Kautusan. 
(Mat 10:17: 23:34) Ang Mishnah, na diumano'y na- 
buo mula sa bibigang tradisyon, ay naglalarawan sa 
paraan ng paghagupit: 

“Iginagapos nila sa isang haligi ang dalawang ka- 
may niya sa magkabilang panig, at sinusunggaban 
ng ministro ng sinagoga ang kaniyang mga ka- 
suutan, mapunit man ang mga ito o magkagu- 
la-gulanit, upang mahubaran ang kaniyang dib- 
dib. Inilalagay ang isang bato sa likuran niya kung 
saan tumatayo ang ministro ng sinagoga hawak ang 
isang strap na yari sa balat ng guya, na dinoble ang 
tupi, at [nakakabit] doon ang dalawang [iba pang] 
strap na nagtataas-baba. 

“Ang hawakan ng strap ay may haba na isang 
sinlapad-ng-kamay at may lapad na isang sinla- 
pad-ng-kamay, at ang dulo nito ay abot hanggang 
sa kaniyang pusod. Isang-katlo ng mga latay ang 
ilalapat sa kaniya sa harap at dalawang-katlo sa li- 
kod: at hindi siya hahampasin kapag nakatayo 
o kapag nakaupo, ngunit tanging kapag siya ay na- 
kayukod nang mababa, sapagkat nasusulat, Pahihi- 
gain siya ng hukom. At ang nanghahampas, ay hu- 
mahampas nang buong lakas niya gamit ang isang 
kamay. 

“... Kung mamatay siya sa kamay nito, ang hu- 
mahagupit ay walang kasalanan. Ngunit kung lu- 
mampas ng isa ang hagupit nito sa kaniya at siya ay 
mamatay, dapat itong tumakas at magtago dahil sa 
kaniya.” 

“Ilang latay ang ilalapat nila sa isang tao? Apat- 
napu kulang ng isa, sapagkat nasusulat, Sa bilang 
na apatnapu, [samakatuwid nga,] isang bilang na 
malapit sa apatnapu.”--Makkot 3:12-14, 10; isinalin 
ni H. Danby. 


PAGHAMPAS, PAMAMALO, PAMBUBUGBOG 


Isang kakaibang anyo ng panghahagupit ang gi- 
nawa ni Gideon sa 77 prinsipe at matatandang lala- 
ki ng Sucot na tumangging magbigay ng panustos 
sa kaniyang mga tauhan nang tinutugis niya ang 
mga hari ng Midian. Lumilitaw na gumawa siya ng 
mga panghagupit na yari sa mga tinik at matitinik 
na palumpong sa ilang upang hampasin sila. Sina- 
sabing sila ay “tinuruan niya ng aral.”--Huk 8: 
7, 14, 16. 

Gumamit naman ng mas matitinding anyo ng 
pamamalo ang ibang mga bansa, at hindi nila ito 
nilimitahan sa 40 hampas. Ang mga Israelita sa 
Ehipto ay binubugbog noon ng kanilang mga Ehip- 
siyong tagapangasiwa, at walang alinlangang na- 
pakatindi ng gayong pambubugbog.---Exo 5: 14, 16; 
2:11, 12. 

Mga pamalo ang ginamit ng mga Romano sa pag- 
hampas, anupat hinuhubaran muna nila ng mga 
panlabas na kasuutan ang mga hahampasin. (Gaw 
16:22, 23) Ang salitang Griego na isinaling “'hampa- 
sin ng mga pamalo' sa Gawa 16:22 ay rha-bdizo, na 
nauugnay sa rha'bdos (pamalo, baston). (Ihambing 
ang 1Co 4:21, Int.) Ang mga salitang Griegong ito 
ay kapuwa nauugnay sa rha-bdou'khos, isinasaling 
“kustable” sa Gawa 16:35, 38 at literal na nanganga- 
hulugang “tagapagdala ng pamalo.”---Ihambing ang 
Int. 

Gumamit din ang mga Romano ng panghagypit. 
Ang tao ay iniuunat, anupat lumilitaw na itinata- 
li ang kaniyang mga kamay sa isang poste sa pama- 
magitan ng mahahabang piraso ng katad. (Gaw 22: 
25, 29) Ang kumandante ang nagpapasiya sa bilang 
ng mga hampas na ilalapat. Kadalasan nang pinaru- 
rusahan muna ng hagypit ang isa bago siya ibayu- 
bay. Sinasabi ng ulat na matapos magpadala si Pila- 
to sa mapilit na pagsigaw ng mga Judio na ibayubay 
si Jesus, at matapos niyang palayain sa kanila si Ba- 
rabas, “sa gayon, nang panahong iyon ay kinuha ni 
Pilato si Jesus at hinagupit siya.” (Ju 19:1, Mat 
20:19) Kung minsan ay ginagamit ng mga Roma- 
no ang panghahagupit upang “siyasatin” ang mga 
biktima at paaminin sila o kunan ng testimonyo. 
(Gaw 22:24, 25) Ang dalawang pandiwang Grie- 
go para sa “hagupitin” ay ma-sstigoo (Mat 10:17) 
at mastizo (Gaw 22:25). Ang mga ito ay kapu- 
wa nauugnay sa ma'stix, na maaaring mangahu- 
lugang “panghahagupit” sa literal na diwa (Gaw 
22:24: Heb 11:36) at, bilang metapora, “nakapipig- 
hating karamdaman (sakit).” (Mar 3:10, 5:34) Ga- 
yunman, ilegal ang paghagupit sa isang mamama- 
yang Romano. Dahil sa Lex Valeria at Lex Porcia, na 
ipinatupad sa iba't ibang panahon sa pagitan ng 509 
at 195 B.C.E., nalibre ang mga mamamayang Ro- 
mano sa panghahagupit--ang Lex Valeria ay kapag 
umapela sa taong-bayan ang isang mamamayan, 


PAGHAPAK SA MGA KASUUTAN 


ang Lex Porcia naman ay kapag wala ang gayong 
pag-apela. 

Ang pinakakahila-hilakbot na instrumentong 
panghagupit ay tinatawag na flagellum. Binubuo 
ito ng isang hawakan na kinabitan ng ilang kur- 
don o mahahabang piraso ng katad. Ang mga 
pirasong ito ng katad ay nilalagyan ng mata- 
talim na piraso ng buto o metal bilang pabigat 
upang lalong maging masakit at mas nakasusugat 
ang mga hampas. Ang pangngalang Griego na 
phragellion (“panghagupit”: Ju 2:15) ay hinalaw 
sa Latin na flagellum. Ang kaugnay na pandi- 
wang phragelloo ay nangangahulugang “hagupi- 
tin.”--Mat 27:26, Mar 15:15. 

Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dahil 
sa kaniyang pangalan ay hahampasin sila sa mga 
sinagoga. (Mar 13:9) Natupad ang hulang ito nang 
maraming ulit. Ang ilan sa mga apostol ay inares- 
to at dinala sa harap ng Judiong Sanedrin at pi- 
nagpapalo matapos silang tumangging huminto sa 
kanilang gawaing pangangaral. (Gaw 5:40) Bago 
makumberte si Saul, na nang maglaon ay naging 
ang apostol na si Pablo, may-kalupitan niyang pi- 
nag-usig ang mga Kristiyano, anupat ibinibilanggo 
sila at pinapalo sa bawat sinagoga. (Gaw 22:19) 
Ang pandiwang Griego na ginamit sa mga ulat na 
ito (dero) ay nauugnay sa derma (balat: Heb 11: 
37, Int) at may saligang kahulugan na “balatan.” 
--Ihambing ang Luc 12:47, Int. 

Pinaghahampas si Pablo sa pamamagitan ng 
mga pamalo sa lunsod ng Filipos. Ginamit niya 
ang insidenteng ito laban sa kaniyang mga mang- 
uusig, anupat sinamantala ang pagkakataong ipag- 
tanggol at legal na itatag ang mabuting balita na 
ipinangangaral niya. Hayagan siyang pinalo at ibi- 
nilanggo, ngunit nang matuklasan ng mga mahis- 
trado na isa siyang mamamayang Romano, labis 
silang natakot, sapagkat hindi lamang nila pinalo 
ang isang mamamayang Romano kundi ginawa 
nila iyon bago pa man siya mahatulan sa pamama- 
gitan ng paglilitis. Sa kaso ring ito, sina Pablo at Si- 
las ay itinanghal sa madla bilang mga salarin. Kaya 
nang utusan ng mga mahistrado ang tagapagbi- 
langgo na palayain sina Pablo at Silas, tumugon si 
Pablo: “Pinalo nila kami nang hayagan nang hindi 
pa nahahatulan, mga taong Romano, at itinapon 
kami sa bilangguan: at pinalalayas ba nila kami 
ngayon nang palihim? Tunay ngang hindi! kundi 
sila mismo ang pumarito at maglabas sa amin.” Ki- 
nailangang personal na kilalanin ng mga mahistra- 
do ang kanilang pagkakamali. “Kaya isinaysay ng 
mga kustable ang mga pananalitang ito sa mga 
mahistrado sibil. Ang mga ito ay natakot nang ma- 
rinig nila na ang mga lalaki ay mga Romano. Dahil 
dito ay pumaroon sila at namanhik sa kanila at, 


594 


pagkatapos na mailabas sila, hiniling nila sa kanila 
na lisanin ang lunsod.” (Gaw 16:22-40) Sa gayon, 
ang pangangaral ng mabuting balita ay napatuna- 
yan na hindi labag sa kautusan, sapagkat sa pama- 
magitan ng pagkilos na iyon ng mga mahistrado, 
ipinakita nila mismo sa madla na walang ginawang 
mali sina Pablo at Silas. Ganito ang ikinilos ni Pab- 
lo dahil nais niyang ‘legal na itatag ang mabuting 
balita. —Fil 1:7. 

Makasagisag na Paggamit. Nang ihambing 
ni Haring Rehoboam ang ipatutupad niyang para- 
an ng pamamahala sa pamamahala ng kaniyang 
amang si Solomon, ginamit niya bilang metapora 
ang hagupit na isang mas matinding kaparusahan 
kaysa sa mga hampas. (Sa Hebreo, ang salita para 
sa “mga hagupit” [ @aq-rab:bim ] ay literal na nanga- 
ngahulugang “mga alakdan” at lumilitaw na isa 
itong uri ng panghampas na may mga buhol, o may 
mga sima sa dulo gaya ng pantibo ng alakdan, 
o marahil ay may maliliit na sangang mabuko o ma- 
titinik.)---1Ha 12:11-14, tlb sa Rbi8. 

Nang makipagtipan si Jehova kay David ukol sa 
isang kaharian, sinabi Niya kay David na ang trono 
ay itatatag sa kaniyang linya ngunit kung gagawa 
ng kamalian ang kaniyang dinastiya o ang sinuman 
sa kaniyang linya ng angkan, 'sasawayin siya ni Je- 
hova ng pamalo ng mga tao at ng mga hampas ng 
mga anak ni Adan.” (2Sa 7:14, Aw 89:32) Naganap 
ito nang pahintulutan ni Jehova na talunin ng mga 
hari ng mga bansang Gentil ang mga hari ng Juda, 
partikular na noong alisin ni Nabucodonosor, na hari 
ng Babilonya, si Zedekias mula sa trono sa Jerusa- 
lem.---Jer 52:1-11. 

Sinabi ni Jehova na ang mga bansa na hindi nai- 
taboy ng mga Israelita ay magiging “hagupit sa ka- 
nilang mga tagiliran.” (Jos 23:13) Ipinakikita ng Isa- 
ias 10:24-26 na, kung gumamit ng tungkod ang 
Asiryano upang saktan ang Sion sa di-makataru- 
ngang paraan, magwawasiwas naman si Jehova ng 
“isang panghagupit” laban sa Asiryano. Ang disipli- 
na mula kay Jehova ay inihahalintulad sa pangha- 
hagupit.---Heb 12:6. 

Inihula ni Isaias na papasanin ng Mesiyas ang 
mga sakit at mga kirot niyaong mga nananampa- 
lataya sa kaniya. Sinabi niya: “Dahil sa kaniyang 
mga sugat ay nagkaroon ng pagpapagaling para sa 
amin.” (Isa 53:3-5) Ikinapit ni Pedro ang hulang ito 
kay Jesu-Kristo, sa pagsasabing: “Siya mismo ang 
nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang sari- 
ling katawan sa tulos, upang tayo ay matapos na sa 
mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. At 'sa pa- 
mamagitan ng kaniyang mga latay ay napagaling 
kayo. '"--IPe 2:24. 


PAGHAPAK SA MGA KASUUTAN. Isang 
pangkaraniwang tanda ng pamimighati ng mga 


595 


Judio, at maging ng iba pang mga taga-Silangan, 
lalo na kapag narinig nila na namatay ang isang 
malapit na kamag-anak. Sa maraming kaso ng 
paghapak sa kasuutan, ang pinupunit lamang ay 
ang harapang bahagi nito upang mahantad ang 
dibdib, sa gayon ay hindi naman lubusang hinaha- 
pak ang kasuutan anupat hindi na ito maaaring 
isuot. 

Sa Bibliya, ang unang napaulat na nagsagawa ng 
kaugaliang ito ay si Ruben, panganay na anak 
ni Jacob: noong bumalik siya at hindi niya naki- 
ta si Jose sa balon, hinapak niya ang kaniyang 
mga kasuutan, na sinasabi: “Ang bata ay wala na! 
At ako--saan nga ako paroroon?” Bilang panga- 
nay, si Ruben ang partikular na may pananagutan 
sa kaniyang nakababatang kapatid. Ang kaniyang 
amang si Jacob naman, nang sabihan na diuma- 
no'y namatay ang kaniyang anak, ay naghapak din 
ng kaniyang mga balabal at nagsuot ng telang- 
sako bilang pagdadalamhati (Gen 37:29, 30, 34), 
at sa Ehipto, nang palabasin na isang magnana- 
kaw si Benjamin, ipinakita ng mga kapatid sa ama 
ni Jose ang kanilang pamimighati sa pamamagi- 
tan ng paghapak sa kanilang mga kasuutan.---Gen 
44:13. 

Kabaligtaran nito, nang puksain ni Jehova ang 
dalawang nakatatandang anak ni Aaron, sina Na- 
dab at Abihu, dahil sa kanilang balakyot na gawa, 
tinagubilinan ni Moises ang kanilang amang si 
Aaron at ang dalawang natitirang anak nito: “Hu- 
wag ninyong pabayaang hindi nakaayos ang in- 
yong mga ulo, at huwag ninyong pupunitin ang in- 
yong mga kasuutan, upang hindi kayo mamatay.” 
(Lev 10:6) Gayunman, sa ibang mga pagkakataon, 
ang nakabababang mga saserdote na nagmula sa 
Aaronikong linya ay pinahihintulutang magpakita 
ng gayong katibayan ng pamimighati kapag mala- 
pit na mga kamag-anak ang namatay, ngunit ang 
mataas na saserdote ay hindi pinahihintulutan na 
pabayaang hindi nakaayos ang kaniyang buhok 
o punitin ang kaniyang mga kasuutan.--Lev 21:1- 
4, 10, 11. 

Marami pang ibang halimbawa ng mga nagpa- 
hayag ng kanilang pamimighati sa gayong paraan: 
si Job, na naghapak ng kaniyang damit na walang 
manggas nang ibalita sa kaniya ang pagkamatay 
ng kaniyang mga anak (Job 1:20), ang tatlong ma- 
pagpanggap na mga kaibigan niya, anupat nang 
una nila siyang makitang may sakit ay nagkunwa- 
ri silang namimighati sa pamamagitan ng pagta- 
ngis, paghapak sa kanilang mga kasuutan, at pag- 
sasaboy ng alabok sa hangin (Job 2:12): si Josue, 
matapos silang matalo sa Ai (Jos 7:6): ang kabata- 
ang lalaki na nagpatalastas na patay na si Ha- 
ring Saul (2Sa 1:2): si David, nang may-kabulaa- 


PAGHAPAK SA MGA KASUUTAN 


nang sabihin sa kaniya na pinaslang ni Absalom 
ang lahat ng iba pa niyang mga anak (2Sa 13:30, 
31); at si Haring Hezekias at ang kaniyang mga 
lingkod, na naghapak ng kanilang mga kasuutan 
nang marinig nila ang mga salitang sinabi ng Asir- 
yanong si Rabsases laban kay Jehova at sa Jerusa- 
lem (Isa 37:1: 36:22). Gayundin, nang mabatid 
ni Reyna Athalia na magwawakas na ang pang- 
aagaw niya sa trono, 'hinapak niya ang kaniyang 
mga kasuutan at nagsimulang sumigaw: “Sabuwa- 
tan! Sabuwatan!" ---2Ha 11:14. 

Sa pagwawakas ng kasaysayan ng kaharian ng 
Juda, mapapansin ang pagkamanhid ng tumigas na 
puso ni Haring Jehoiakim at ng kaniyang mga prin- 
sipe sapagkat nang basahin sa kanila ang hula ni Je- 
remias, na nagbababala hinggil sa mga kahatulan ni 
Jehova, hindi sila nakadama ng panghihilakbot at 
hindi nila 'hinapak ang kanilang mga kasuutan." 
--Jer 36:24. 

Gayunman, upang ipakita na ang gayong panla- 
bas na pagtatanghal ay maaaring maging paimba- 
baw lamang o kaya ay di-taimtim at na wala itong 
halaga malibang taos-puso ang pamimighati ng isa, 
nagsalita si Jehova sa bayan ng Juda sa pamamagi- 
tan ng propetang si Joel at sinabi sa kanila: “Hapa- 
kin ninyo ang inyong mga puso, at hindi ang inyong 
mga kasuutan, at manumbalik kayo kay Jehova na 
inyong Diyos."---Joe 2:13. 

Sa kalaunan, nang aminin ni Jesus na siya ang 
Anak ng Diyos, ang mataas na saserdoteng si Caifas 
ay pakunwaring nagpakita ng matinding pagkagalit 
at pagkasuklam sa pamamagitan ng paghapak sa 
kaniyang mga kasuutan. (Mat 26:65) Sa kabaligta- 
ran, sina Pablo at Bernabe, bilang mga Kristiya- 
nong tagasunod ni Jesus, ay nagpakita ng taimtim 
na pagkadismaya at pagkabagabag sa pamamagi- 
tan ng paghapak sa kanilang mga panlabas na ka- 
suutan nang makita nila na sasambahin na sila 
ng mga taong-bayan ng Listra bilang mga diyos. 
--Gaw 14:8-18. 

Kahilingan sa Kautusan na ang isang ketongin ay 
magsuot ng punit na kasuutan (Lev 13:45), marahil 
ay dahil iniuugnay ng mga Hebreo ang ketong sa 
kamatayan, na makikita sa mga ulat na gaya ng 
pagtukoy kay Miriam bilang “gaya ng isang patay” 
matapos siyang pasapitan ng nakapanghihilakbot 
na karamdamang iyon. (Bil 12:12) Kaya ang keto- 
ngin ay obligadong magsuot ng pagkakakilanlang 
kagayakan, anupat sa diwa ay ipinagdadalamhati 
ang kaniyang sarili bilang isa sa mga 'buhay na pa- 
tay.” 

Makasagisag na Paggamit. Noon, kung min- 
san ay pinupunit din ang damit upang magsilbing 
sagisag, gaya nang punitin ng propetang si Ahias 
ang kasuutang suot niya sa 12 piraso at sabihin kay 


PAGHIHIGANTI 


Jeroboam na kunin ang 10 sa mga iyon, anupat lu- 
marawan iyon sa paghahati ng kaharian ni Solomon. 
(1Ha 11:29-39) Sa katulad na paraan, inilarawan ni 
Samuel ang pagtatakwil ni Jehova sa sambahayan 
ni Saul sa pamamagitan ng pagtukoy sa walang- 
manggas na damit ni Samuel na napunit mula sa 
pagkakahawak ni Saul.--- 1Sa 15:26-28. 


PAGHIHIGANTI. Paglalapat ng kaparusahan 
sa isa dahil sa pinsala o pagkakasalang ginawa nito, 
pagganti. Ang salitang Griego na ekdi:ke'o, isinasa- 
lin bilang “ipaghiganti,” ay literal na nangangahulu- 
gang “mula sa katarungan,” anupat nagpapahiwatig 
na ang isinagawang pagkilos ay kumakatawan sa 
natamong katarungan. Ayon sa pagkakagamit ng 
Bibliya, ang “paghihiganti” ay kadalasang kumaka- 
pit sa kagantihang ipinapataw ng Diyos alang-alang 
sa katarungan, ngunit maaari rin itong tumukoy sa 
pagsasagawa ng isang tao ng bagay na minamalas 
niya na makatarungan o magpapangyaring maging 
pantay ang mga bagay-bagay ayon sa kaniyang 
ikasisiya. 

Si Jehova ang Maghihiganti. Malibang ang 
isa ay kuwalipikado bilang tagapaghiganti dahil ina- 
tasan siya ni Jehova, o dahil itinalaga siya ng Kani- 
yang Salita sa gayong tungkulin, magkakamali siya 
kung tatangkain niyang ipaghiganti ang kaniyang 
sarili o ang iba. “Akin ang paghihiganti, at ang ka- 
gantihan,” sabi ni Jehova. (Deu 32:35) Tinawag ng 
salmista ang Diyos: “O Diyos ng mga paghihiganti, 
Jehova.” (Aw 94:1) Kaya naman hahatulan ng Diyos 
ang isang indibiduwal kung nagkikimkim siya ng 
sama ng loob o hinahangad niyang personal na gu- 
manti dahil sa mga kamalian, tunay man o gunigu- 
ni lamang, na ginawa sa kaniya o sa iba.---Lev 19:18, 
Ro 12:19: Heb 10:30. 

Itinatawag-pansin ng Kasulatan na ang galit ng 
Diyos ay nasa lahat ng makasalanan at mananalan- 
sang, at na dahil lamang sa di-sana-nararapat na 
kabaitan ng Diyos sa paglalaan niya ng haing pan- 
tubos ni Jesu-Kristo kung kaya nagkaroon ng sali- 
gan upang mapagaan o mapigilan ang hustong 
ganting katarungan laban sa nagkasala. (Ro 5:19- 
21; 2Co 5:19, Heb 2:2, 3, tingnan ang PANTUBOS.) Sa 
gayong pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan, ku- 
mikilos siya nang lubusang kasuwato ng kaniyang 
katuwiran, at matuwid din siya sa pagpapataw ng 
hatol sa mga makasalanan na tumatanggi sa kani- 
yang paglalaan, hindi nila matatakasan ang paghi- 
higanti ng Diyos.---Ro 3:3-6, 25, 26, ihambing ang 
Aw 99:8. 

May layunin ang paghihiganti ni Jehova. 
Nagdudulot ng ginhawa at pakinabang ang paghi- 
higanti ni Jehova kapag kumikilos siya alang-alang 
sa mga nagtitiwala sa kaniya, karagdagan pa, nag- 


596 


lalaan ito ng papuri sa kaniya bilang ang makata- 
rungang Hukom. Sinabi ng salmista: “Ang matuwid 
ay magsasaya sapagkat nakita niya ang paghihi- 
ganti.... At sasabihin ng mga tao: “Talagang may 
bunga para sa matuwid. Talagang may Diyos na 
humahatol sa lupa.” (Aw 58:10, 11) Samakatu- 
wid, ang pangunahing layunin ng paghihiganti 
ng Diyos ay upang itaguyod ang kaniyang sobe- 
ranya at luwalhatiin ang sarili niyang pangalan. 
(Exo 14:18, Aw 83:13-18, Isa 25:1-5, Eze 25:14, 17: 
38:23) Ipinagbabangong-puri rin ng kaniyang pag- 
kilos ang mga lingkod niya bilang ang kaniyang tu- 
nay na mga kinatawan at inililigtas sila nito mula 
sa di-kanais-nais na mga kalagayan.--Exo 14:31, 
15:11-16, Eze 37:16, 21-23, Aw 135:14: 148:14; Kaw 
21:18. 

Isang panahong itinakda para sa paghihi- 
ganti ng Diyos. [pinakikita ng Kasulatan na ang 
Diyos ay may takdang panahon para sa malawa- 
kang pagpapahayag ng kaniyang paghihiganti sa 
mga kaaway niya. Inatasan ang propetang si Isaias 
na ihayag “ang araw ng paghihiganti ng ating 
Diyos." Ipinahayag ang paghihiganti ng Diyos laban 
sa sinaunang Babilonya, ang maniniil ng kaniyang 
bayan, nang gamitin Niya ang mga hukbo ng Medo- 
Persia upang igupo ang kapangyarihan nito noong 
539 B.C.E. (Isa 61:1, 2; 13:1, 6, 9, 17) Noong nasa 
lupa si Jesu-Kristo, sinipi niya ang isang bahagi ng 
hula ni Isaias (61:1, 2) at ikinapit niya ito sa kani- 
yang sarili. (Luc 4:16-21) Bagaman hindi sinasabi 
ng ulat na sinipi niya ang bahaging may kinalaman 
sa “araw ng paghihiganti,” ang totoo ay ipinahayag 
niya ang “araw” na iyon, na sumapit sa Jerusalem 
noong 70 C.E. Inihula ni Jesus ang pagkakampo ng 
mga hukbo (ng mga Romano) sa palibot ng lunsod, 
anupat sinabihan niya ang kaniyang mga tagasu- 
nod na tumakas sila mula sa Jerusalem kapag naki- 
ta nila iyon, “sapagkat ito ay mga araw para sa 
paglalapat ng katarungan [mga araw ng paghihi- 
ganti”], upang matupad ang lahat ng mga bagay na 
nakasulat.”--Luc 21:20-22, Int; ihambing ang AT, 
KJ, Ro, RS. 

Sinabi pa ni Jesu-Kristo, bago ang kaniyang ka- 
matayan at pagkabuhay-muli: “May kinalaman sa 
araw at oras na iyon [ng paglalapat ng hatol sa ma- 
kabagong-panahong sistema ng mga bagay] ay wa- 
lang sinuman ang nakaaalam, kahit ang mga ang- 
hel sa mga langit kahit ang Anak, kundi ang Ama 
lamang.” (Mat 24:36) Sa gayon ay isiniwalat niya na 
tiyak na ilalapat ang paghihiganti sa isang panahon 
na alam at itinakda ng Diyos. Upang ilarawan ang 
katiyakan ng pagkilos ng Diyos sa Kaniyang tak- 
dang panahon alang-alang sa Kaniyang pangalan at 
sa Kaniyang mga lingkod, inilahad ni Jesus ang 


597 


tungkol sa isang hukom na dahil sa pamimilit ng 
isang balo na bigyan niya ito ng katarungan ay nag- 
pasiya: “Titiyakin kong magkamit siya ng kataru- 
ngan [“Tpaghihiganti ko siya'].” Ikinapit ni Jesus sa 
Diyos ang ilustrasyong ito, na sinasabi: “Kung gayon 
nga, hindi ba tiyak na pangyayarihin ng Diyos na 
mabigyan ng katarungan ang [“maipaghiganti ang"] 
kaniyang mga pinili na sumisigaw sa kaniya araw at 
gabi, bagaman mayroon siyang mahabang-pagtitiis 
sa kanila?”--Luc 18:2-8, Int. 

Karagdagan pa, sa pangitain ng apostol na si 
Juan na nakaulat sa aklat ng Apocalipsis, nakita ni 
Juan ang mga kaluluwa niyaong mga pinatay dahil 
sa salita ng Diyos at dahil sa gawaing pagpapatotoo 
na taglay nila noon, anupat sumisigaw: “Hanggang 
kailan, Soberanong Panginoon na banal at totoo, na 
magpipigil ka sa paghatol at sa paghihiganti para 
sa aming dugo sa mga tumatahan sa ibabaw ng 
lupa?” Ipinakikita ng sagot na tinanggap nila na 
may tiyak na panahon para sa paghihiganti, sama- 
katuwid nga, kapag ‘napuno na ang bilang ng kani- 
la ring mga kapuwa alipin at ng kanilang mga ka- 
patid na malapit nang patayin na gaya rin nila.’ 
--Apo 6:9-11. 

Isinisiwalat ng Kasulatan na ang paglalapat na ito 
ng paghihiganti ay magsisimula sa Babilonyang Da- 
kila, pagkatapos ay sasapit ito sa mabangis na ha- 
yop at sa mga hari sa lupa at sa kanilang mga huk- 
bo. —Apo 19:1, 2, 19-21. 

Inatasang mga Tagapaghiganti. Ang Pangi- 
noong Jesu-Kristo ang Punong Tagapaghiganti ng 
Diyos. Inaliw ng apostol na si Pablo ang mga Kristi- 
yano sa ganitong mga salita: “Matuwid para sa 
Diyos na gantihan ng kapighatian yaong mga pumi- 
pighati sa inyo, ngunit, sa inyo na dumaranas ng 
kapighatian ay ginhawa na kasama namin sa pagka- 
kasiwalat sa Panginoong Jesus mula sa langit kasa- 
ma ang kaniyang makapangyarihang mga anghel 
sa isang nagliliyab na apoy, samantalang nagpapa- 
sapit siya ng paghihiganti doon sa mga hindi naka- 
kakilala sa Diyos at doon sa mga hindi sumusunod 
sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Je- 
sus. Ang mga ito mismo ay daranas ng parusang 
hatol na walang-hanggang pagkapuksa mula sa ha- 
rap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kani- 
yang lakas.”--2Te 1:6-9. 

Sa kongregasyong Kristiyano. Inatasan ang 
mga apostol sa ilalim ni Jesu-Kristo na pangalagaan 
ang kongregasyong Kristiyano, ipagsanggalang ito 
mula sa karumihan, at ingatang hindi nito maiwala 
ang pabor ni Jehova. Kasuwato ng kaniyang bigay- 
Diyos na awtoridad, sumulat ang apostol na si Pab- 
lo sa kongregasyon sa Corinto, na dumaranas noon 
ng mga pagkakabaha-bahagi at mga suliranin dahil 
sa “mga bulaang apostol”: “Inihahanda namin ang 


PAGHIHIGANTI 


aming sarili na maglapat ng kaparusahan para sa 
[ipaghiganti ang'] bawat pagsuway.”--2Co 10:6, 
Int, 11:13, 13:10. 

Ang matatandang lalaki na inatasang mangala- 
ga sa kongregasyon ay binigyan ng awtorisasyon 
na maglapat ng “paghihiganti” anupat makagagawa 
sila ng mga hakbang upang pairalin ang kataru- 
ngan at muling itatag ang kongregasyon sa katuwi- 
ran sa harap ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtutu- 
wid sa kamaliang nagawa. Ganito ang ginawa ng 
namamahalang mga miyembro ng kongregasyon sa 
Corinto, matapos silang ituwid ni Pablo, kaya naman 
isinulat ni Pablo sa kaniyang ikalawang liham sa ka- 
nila: “Kay laki ngang kasigasigan ang ibinunga nito 
sa inyo, ... 00, pagtatama ng mali [“paghihiganti']!” 
Nagpakita ng makadiyos na pagsisisi ang mga lala- 
king ito matapos na mabasa ang unang liham ni 
Pablo at inalis nila ang taong balakyot na tinutukoy 
roon, anupat ginawa ang lahat ng magagawa nila 
upang ituwid ang mga bagay-bagay sa harap ni Je- 
hova. (2Co 7:8-12, Int) Gayunman, hindi awtorisado 
ang mga lalaking iyon na maglapat sa nagkasala ng 
buong parusa na hinihiling ng katarungan---ang 
buong paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay 
sa kaniya, gaya ng ipinahintulot noon na gawin ng 
mga hukom sa ilalim ng Kautusang Mosaiko. (Lev 
20:10: Heb 10:28) Itinitiwalag lamang nila mula sa 
kongregasyon ang gayong masasamang tao na di- 
nagsisisi. (1Co 5:13) Kung hindi magsisisi ang mga 
iyon, sa bandang huli ay tatanggapin nila ang bu- 
ong katarungan para sa kanilang mga pagkakasa- 
la sa pamamagitan ng walang-hanggang kamata- 
yan. (Heb 10:29, 30) Kaya naman ang Kristiyanong 
nagsasagawa ng kalikuan, gaya halimbawa ng pa- 
kikiapid, ay nanganganib, “sapagkat si Jehova ay 
naglalapat ng kaparusahan [sa literal, ay “tagapag- 
higanti"] dahil sa lahat ng bagay na ito.”---1Te 4:3-6, 
Int. 

Mga tagapamahala. Ang mga pinuno sa pa- 
mahalaan, na may tungkuling tiyakin na nailalapat 
ang katarungan, ang maaaring magpataw ng pag- 
hihiganti sa mga manggagawa ng kasamaan, pati 
na sa mga Kristiyano na lumalabag sa mga batas 
ng lupain na kaayon ng kung ano ang tama at ka- 
suwato ng awtoridad na ipinahihintulot ng Diyos sa 
mga tagapamahalang ito. Sa gayong kalagayan, di- 
tuwirang inilalapat ng Diyos ang paghihiganti sa 
pamamagitan ng mga tagapamahalang ito, gaya 
ng isinulat ng apostol na si Pablo: “Sapagkat yaong 
mga namamahala ay kinatatakutan, hindi dahil sa 
mabuting gawa, kundi dahil sa masama .. . ito 
ay lingkod ng Diyos, isang tagapaghiganti upang 
magpamalas ng poot sa nagsasagawa ng masa- 
ma.”--Ro 13:3, 4; 1Pe 2:13, 14; ihambing ang Gen 
9:6. 


PAGHIHIMAGSIK 


Ang Hilig ng Di-sakdal na Tao na Maghi- 
ganti. Hilig ng makasalanan at di-sakdal na mga 
tao na maghiganti sa mga gumagawa sa kanila ng 
kawalang-katarungan o sa mga taong kinapopootan 
nila. Ang lalaking nangalunya sa asawa ng ibang la- 
laki ay nanganganib na paghigantihan ng asawang 
lalaki, gaya ng sinasabi ng Kawikaan: “Sapagkat ang 
pagngangalit ng isang matipunong lalaki ay panini- 
bugho, at hindi siya mahahabag sa araw ng pag- 
hihiganti. Hindi niya pakukundanganan ang anu- 
mang uri ng pantubos, ni magpapakita man siya ng 
pagsang-ayon, gaano man kalaki ang iyong regalo.” 
(Kaw 6:32-35) Gayunpaman, ang paghihiganti ng 
isang tao sa sarili niyang pagkukusa ay kadalasang 
inilalapat kasabay ng walang-kontrol na galit at 
wala namang ibinubungang mabuti, kundi nagpa- 
pasapit lamang ng galit ng Diyos laban sa indibidu- 
wal na naghihiganti.--San 1:19, 20. 

Mga kaaway ng Diyos at ng kaniyang mga 
lingkod. Yaong mga napopoot sa Diyos ay nag- 
papakita ng pagkagalit sa mga lingkod ng Diyos, 
anupat naghahangad na maglapat ng paghihiganti 
sa kanila. Hindi ito isang tunay na pagpapairal ng 
katarungan, kundi isa itong pagnanais o pagkilos na 
resulta ng pagkagalit ng mga tao sa kung ano ang 
tama at matuwid, at isa itong pagtatangka na alisin 
yaong mga matuwid na ang mga salita at landasin 
ng pagkilos ay humahatol sa kanila bilang balakyot. 
(Aw 8:2, 44:15, 16) Sa ilang pagkakataon, pinatay 
ang mga lingkod ng Diyos dahil sa baluktot na kai- 
sipan, na iyon ay paglalapat ng katarungan. (Ju 
16:2) Gayunman, sa paglalapat nila ng kanilang ina- 
angkin o ipinapalagay na “mapaghiganting kataru- 
ngan,” hindi nila napalugdan ang Diyos, kundi sa 
halip ay nakagawa sila ng dahilan upang sila ang 
paghigantihan. Totoo na may mga pagkakataon na 
ginamit ni Jehova ang mga bansa, gaya ng Babilon- 
ya, upang pasapitin ang paghihiganti niya sa kani- 
yang bayang Israel nang sirain nila ang kanilang ti- 
pan sa kaniya. (Lev 26:25) Ngunit ang mga bansang 
iyon, sa ganang kanila, ay kumilos dahil sa pagkapo- 
ot at masamang hangarin, anupat ipinakitang sila 
mismo ay mapaghiganti, at dahil dito, sila na- 
man ang pinaghigantihan ni Jehova.--Pan 3:60, 
Eze 25:12-17. 

Tingnan din ang KANLUNGANG LUNSOD, MGA, TAGA- 
PAGHIGANTI NG DUGO. 


PAGHIHIMAGSIK. Pagsuway o paglaban at 
pagsalansang sa isang nakatataas na awtoridad. 
Ang pagmamapuri, kasakiman, mga panggigipit, 
di-pagsang-ayon sa pasiya ng isang nakatataas, at 
ang paghahangad na makalaya sa tunay o gunigu- 
ning pagpapasakop o paniniil, ay ilan sa panguna- 
hing mga sanhi ng paghihimagsik. 


598 


Sinaunang Kasaysayan. Nagsimula ang pag- 
hihimagsik sa Diyos sa dako ng mga espiritu. Sa pa- 
mamagitan ng isang serpiyente, isang espiritung 
nilalang, na nang maglao'y tinawag na Satanas na 
Diyablo, ang nagsikap na hikayatin ang unang ba- 
baing si Eva na maghimagsik laban sa kaniyang 
Maylalang. Ginawa niyang kaakit-akit ang paghihi- 
magsik, anupat ipinakita niyang ito ay magdudulot 
ng kaliwanagan. Nagpadala si Eva sa sakim na am- 
bisyong “maging tulad ng Diyos,' sa diwa na hina- 
ngad niyang siya ang magpasiya para sa kaniyang 
sarili kung ano ang mabuti at kung ano ang masa- 
ma sa halip na sundin ang pagpapasiya ng Diyos. 
(Tingnan ang PUNUNGKAHOY [Makasagisag na Pagga- 
mit].) Sa pag-aakalang pinagkakaitan siya ng isang 
bagay na sa palagay niya'y nararapat mapasakani- 
ya, pinili ni Eva na labagin ang utos ng Diyos. Pag- 
katapos nito, ang kaniyang asawang si Adan ay 
nagpadala sa panggigipit niya at sumali rin sa pag- 
hihimagsik na iyon. Ginawa ito ni Adan hindi dahil 
sa siya'y nalinlang at napaniwalang nagsasabi ng 
totoo ang serpiyente, kundi maliwanag na dahil 
may-kasakiman niyang pinili na makasama ang ka- 
niyang makasalanang asawa sa halip na matamo 
ang pagsang-ayon ng Diyos.---Gen 3:1-6, 1Ti 2:14. 

Sa loob ng maraming siglo pagkaraan nito, tila 
ang karamihan sa sangkatauhan ay ayaw magpasa- 
kop sa Diyos. Mula noong panahong mamatay si 
Abel hanggang noong ipanganak si Noe, isang yug- 
tong mahigit 926 na taon, tanging si Enoc ang espe- 
sipikong binanggit na lumakad kasama ng Diyos. 
(Gen 5:22) Patuloy ring lumaganap ang paghihi- 
magsik sa makalangit na dako. Noong mga araw ni 
Noe, masuwaying iniwan ng mga anghel, na nagha- 
hangad ng kaluguran ng laman, ang kanilang dako 
sa langit, nagkatawang-tao, nag-asawa ng mga ba- 
bae, at nagkaanak.--Gen 6:4, 1Pe 3:19, 20; 2Pe 2: 
4, 5; Jud 6. 

Pagsapit ng panahon ni Noe, masyado nang tig- 
mak ng espiritu ng paghihimagsik ang sangkatau- 
han anupat ipinasiya ng Diyos na Jehova na puksa- 
in ang lahi ng tao sa pamamagitan ng isang baha. 
Tanging si Noe at ang kaniyang sariling pamilya, 
walong tao lamang, ang nasumpungang karapat- 
dapat iligtas.---Gen 6:5-8, 7:13, 23. 

Sa Israel. Pagkaraan ng maraming taon, ang 
Diyos na Jehova ay nagsimulang makitungo nang 
bukod-tangi sa bansang Israel. Subalit sa buong ka- 
saysayan ng Israel, nagkaroon ng napakaraming 
kaso ng paghihimagsik ng buong bansa, mga gru- 
po, o mga indibiduwal laban kay Jehova at laban sa 
kaniyang mga kinatawan. May mga pagkakataon 
na ang mga naghimagsik ay hindi naman tala- 
mak na mapaghimagsik. Halimbawa, sina Moises at 
Aaron ay may-katapatang naglingkod sa Diyos na 


599 


Jehova sa loob ng maraming taon. Gayunman, no- 
ong isang pagkakataon, dahil sa panggigipit mula 
sa mga Israelitang nakikipagtalo sa kanila, nawalan 
sila ng pagpipigil sa sarili at naghimagsik sa pama- 
magitan ng hindi pagluwalhati sa Diyos sa kani- 
yang makahimalang paglalaan ng tubig. (Bil 20:12, 
24: 27:13, 14) Ngunit ang bansa sa kabuuan ay na- 
mihasa sa mapaghimagsik na landasin nito anupat 
sa Ezekiel 44:6 ay tinawag na “Paghihimagsik” ang 
sambahayan ng Israel, na para bang ang bansang 
Israel ay naging personipikasyon ng paghihimag- 
sik. 

Tiniyak ng Diyos na Jehova na maparusahan ang 
paghihimagsik na iyon. (1Sa 12:15: 15:23, 1Ha 13: 
21, 22, 26: Aw 5:10, Isa 1:20, 63:10, Jer 4:16-18, Eze 
20:21, Os 13:16) Ang kaniyang kautusan ay nag- 
takda ng parusang kamatayan para roon sa mga 
namimihasa sa paghihimagsik sa mga magulang. 
(Deu 21:18-21) Pinuksa ng Diyos ang mapagmapu- 
ri at ambisyosong sina Kora, Datan, Abiram, at ang 
mga kasama nila dahil sa paghihimagsik kina Moi- 
ses at Aaron na mga inatasang kinatawan ng Diyos. 
Nang tutulan ng mga Israelita ang pagiging ma- 
tuwid ng pagpuksang iyon at magpakita sila ng 
mapaghimagsik na espiritu kina Moises at Aaron, 
14,700 pa ang nasawi dahil sa isang salot mula kay 
Jehova. (Bil 16:1-3, 25-50) Kadalasan nang pina- 
hihintulutan ni Jehova ang ibang mga bansa na 
magsilbing mga instrumento upang parusahan ang 
mga Israelita kapag ang mga ito'y nagpapadala sa 
panggigipit na tumulad sa nakapalibot na mga ban- 
sa at may-paghihimagsik na tumatalikod sa tu- 
nay na pagsamba.--Huk 2:3, 11-16, 3:4, 5; Ne 9: 
26, 27. 

Ang paghihimagsik ni Haring Zedekias na 
sumira ng tipan. Noong panahong gawin ni Ha- 
ring Nabucodonosor ang Judeanong si Haring Zede- 
kias bilang isang basalyong hari, inutusan niya si 
Zedekias na makipagtipan sa kaniya sa pangalan ni 
Jehova. Samakatuwid, nang maghimagsik si Zede- 
kias laban kay Nabucodonosor, palibhasa'y ibig ni- 
yang lumaya sa pagpapasakop sa isang banyagang 
kapangyarihan, naghimagsik din siya laban kay Je- 
hova, na sa Kaniyang pangalan ay nangako siyang 
magiging isang tapat na basalyong hari. Dahil sa 
paghihimagsik ni Zedekias, itinalaga ni Jehova na 
siya ay mamamatay bilang isang bihag sa Babilon- 
ya.--2Ha 24:17-20: 2Cr 36:11-21, Eze 17:12-18. 

Sa Gitna ng mga Kristiyano. Kinailangan din 
ng mga Kristiyano na makipaglaban sa mga taong 
mapaghimagsik. Inihula ng apostol na si Pablo ang 
isang apostasya, o paghihimagsik, sa gitna ng mga 
nag-aangking Kristiyano (2Te 2:3), at maging noong 
panahon niya, mayroon nang mga apostata. (1Ti 1: 
19, 20: 2Ti 2:16-19) Sumulat ang alagad na si Judas 


PAGHIHIMALAY 


hinggil sa mga nagsasalita nang may pang-aabuso 
tungkol sa “mga maluwalhati” sa kongregasyong 
Kristiyano. Yamang tiyak ang pagkapuksa ng ga- 
yong mga mapaghimagsik, tinukoy ni Judas ang 
pagkapuksang iyon na para bang iyon ay naganap 
na, sa pagsasabing: “[Sila ay] nalipol sa mapaghi- 
magsik na salita ni Kora!”--Jud 8, 11: tingnan ang 
APOSTASYA. 

Wasto ang pagpapasakop sa awtoridad ng 
pamahalaan. Sa halip na maghimagsik, yaong 
mga nagnanais na magtamo ng pagsang-ayon ng 
Diyos bilang mga tagasunod ni Kristo ay tinatagu- 
bilinan na maging masunurin sa mga nangunguna 
sa loob ng kongregasyon (Heb 13:17) at sa mga aw- 
toridad ng pamahalaan na nasa labas ng kongre- 
gasyon. (Tit 3:1, 2) Ang paghihimagsik laban sa 
sekular na awtoridad ng pamahalaan ay isang pag- 
hihimagsik laban sa Diyos, sapagkat ang mga awto- 
ridad na ito ay umiiral dahil sa pagpapahintulot ng 
Diyos, at kalooban niya na ang mga Kristiyano ay 
magpasakop sa mga ito hangga't ang hinihiling ng 
mga ito ay hindi salungat sa kaniyang kautusan. 
--Ro 13:1-7, Gaw 5:29. 


PAGHIHIMALAY [sa Ingles, gleaning]. Ang 
proseso ng pagtitipon o pangunguha ng anumang 
ani na natira sa isang pananim, na sinadya o di- 
sinadyang iwan ng mga mang-aani. Ang kautusan 
ng Diyos sa Israel ay espesipikong nagtagubilin sa 
kaniyang bayan na huwag gapasin nang lubusan 
ang mga gilid ng kanilang mga bukid, huwag bali- 
kan ang mga sanga ng punong olibo pagkatapos ni- 
lang mag-ani ng bunga nito sa pamamagitan ng 
pagpaspas sa puno, at huwag pitasin ang mga tira 
ng kanilang mga ubasan. Kahit sa di-sinasadya ay 
naiwan sa bukid ang isang tungkos ng mga butil, 
hindi iyon dapat balikan upang kunin. Ang paghihi- 
malay ay bigay-Diyos na karapatan ng mga dukha 
sa lupain, ng napipighati, naninirahang dayuhan, 
batang lalaking walang ama, at babaing balo.---Lev 
19:9, 10; Deu 24: 19-21. 

Ang ulat ng Ruth ay naglalaan ng isang namu- 
mukod-tanging halimbawa kung paano ikinapit ang 
maibiging probisyong ito ng kautusan ng Diyos. 
Bagaman may karapatang maghimalay, humingi 
muna si Ruth ng pahintulot sa nangangasiwa sa 
mga mang-aani bago niya gawin iyon, at maaaring 
ganito ang karaniwang kaugalian noon ng mga nag- 
hihimalay. May kabaitan namang pinakitunguhan 
si Ruth, anupat tinagubilinan pa nga ni Boaz ang ka- 
niyang mga mang-aani na bumunot ng ilang uhay 
mula sa mga bungkos at iwanan ang mga iyon 
upang mahimalay ni Ruth. Bagaman dahil dito ay 
naging mas madali para kay Ruth na maghimalay, 
kinailangan pa rin niyang magsikap. Tuluy-tuloy at 


PAGHIHIWA 


buong-sipag siyang naghimalay sa likuran ng mga 
mang-aani ni Boaz mula umaga hanggang gabi, 
anupat umuupo lamang sa bahay nang kaunting 
panahon at humihinto upang kumain.--Ru 2:5-7, 
14-17. 

Maliwanag na ang mainam na kaayusang ito para 
sa mga dukha sa lupain, samantalang humihimok 
ng pagkabukas-palad, pagiging di-sakim, at pana- 
nalig sa pagpapala ni Jehova, ay hindi naman nag- 
tataguyod ng katamaran. Binibigyang-liwanag nito 
ang pananalita ni David: “Hindi ko pa nakita ang 
matuwid na lubusang pinabayaan, ni ang kaniyang 
supling na naghahanap ng tinapay.” (Aw 37:25) 
Kung sasamantalahin nila ang paglalaan sa kanila 
ng Kautusan, kahit ang mga dukha, kung masikap 
silang gagawa, ay hindi magugutom, at sila, ni ang 
kanilang mga anak, ay hindi mangangailangang 
mamalimos ng tinapay. 

Makasagisag at Makatalinghagang mga Pag- 
gamit. Nang akusahan ng mga Efraimita si Gi- 
deon na diumano'y hindi niya sila tinawag sa laba- 
nan sa pasimula ng pakikipagbaka laban sa Midian, 
sinabi ni Gideon: “Hindi ba ang mga paghihimalay 
ng Efraim ay mas mabuti kaysa sa pamimitas ng 
ubas ng Abi-ezer [ang sambahayang kinabibilangan 
ni Gideon]?” Ipinaliwanag niya ang kaniyang ilus- 
trasyon sa pagsasabing ang naging bahagi ng Efra- 
im (bagaman kasunod lamang iyon ng panimulang 
pagbabaka) sa pagbihag sa mga prinsipe ng Midian 
na sina Oreb at Zeeb ay lubhang nakahihigit kaysa 
sa lahat ng ginawa mismo ni Gideon. (Huk 8:1-3, 
6:11) Tinutukoy rin ng Kasulatan bilang “paghi- 
himalay” ang pagpatay sa mga nalabi sa digma- 
an, pagkatapos ng kasagsagan ng pagbabaka. (Huk 
20:44, 45) Yaong mga natira pagkatapos na magla- 
pat si Jehova ng kahatulan ay inihahalintulad sa 
“paghihimalay kapag ang pamimitas ng ubas ay 
nagwakas na,” at yaong mga nalabi sa mana ng 
Diyos sa gitna ng mga taong tiwali sa moral ay tinu- 
tukoy ni Mikas bilang ang “himalay ng pamimitas 
ng ubas."--Isa 24:13, Mik 7:1-8, 18, ihambing ang 
Jer 6:9: 49:9, 10. 


PAGHIHIWA. Maliwanag na ang paghihiwa 
sa katawan o pagsugat sa mga braso, mga kamay, 
at mukha sa mga panahon ng pagdadalamhati ay 
isang karaniwang kaugalian sa gitna ng sinaunang 
mga tao. (Jer 47:5: 48:37) Maaaring ginagawa ito 
noon upang payapain o tamuhin ang pabor ng mga 
bathalang pinaniniwalaang namamahala sa mga 
patay. May kinalaman sa ganitong kaugalian ng 
mga Scita kapag namamatayan sila ng hari, isinulat 
ng Griegong istoryador na si Herodotus (IV, 71): 
“Pinuputol nila ang isang bahagi ng kanilang mga 
tainga, inaahitan ang kanilang ulo, kinukudlitan ng 
mga hiwa ang palibot ng kanilang braso, tinutuklap 


600 


ang kanilang noo at ilong, at inuulos ng palaso ang 
kanilang kaliwang kamay.” 

Gayunman, noon ang paghihiwa sa laman o kata- 

wan ay hindi lamang isang ritwal sa pagdadalam- 
hati. Palibhasa'y umaasang sasagutin ng kanilang 
diyos ang mga pamamanhik nila, naghiwa ng kani- 
lang sarili ang mga propeta ni Baal “ayon sa kani- 
lang kaugalian sa pamamagitan ng mga sundang at 
sa pamamagitan ng mga sibat, hanggang sa mapa- 
danak nila ang kanilang dugo.” (1Ha 18:28) Nagsa- 
sagawa rin ng ganitong mga ritwal ang iba pang si- 
naunang mga tao. Bilang halimbawa, sinasabi ni 
Herodotus (Il, 61) na sa panahon ng kapistahan ni 
Isis, hinihiwa ng mga Cariano na nananahanan sa 
Ehipto ang kanilang noo sa pamamagitan ng mga 
kutsilyo. 
Espesipikong ipinagbawal ng Kautusan ng Diyos 
ang paghihiwa sa laman para sa mga patay. (Lev 
19:28: 21:5; Deu 14:1) Ito'y sapagkat noon ang Isra- 
el ay isang banal na bayan kay Jehova, isang pan- 
tanging pag-aari. (Deu 14:2) Dahil dito, ang Israel 
ay dapat manatiling malaya mula sa lahat ng ido- 
latrosong gawain. Bukod diyan, ang gayong labis- 
labis na pagpapakita ng pagdadalamhati na may 
paghihiwa sa sariling laman ay hindi angkop para 
sa isang bayan na may lubos na kabatiran tungkol 
sa aktuwal na kalagayan ng mga patay at sa pag- 
asa sa pagkabuhay-muli. (Dan 12:13, Heb 11:19) 
Gayundin, ang pagbabawal laban sa pagpinsala sa 
sariling katawan ay magdiriin sa mga Israelita ng 
wastong paggalang sa lalang ng Diyos, ang kata- 
wan ng tao. 

Gayunman, lumilitaw na may mga panahong wi- 
nalang-bahala ng mga Israelita ang kautusan ng 
Diyos may kinalaman sa paghihiwa sa kanilang la- 
man o katawan.---Jer 41:5, ihambing ang Mik 5:1. 


PAGHUHUGAS NG MGA KAMAY. No- 
ong sinaunang mga panahon, sa halip na ilubog ang 
mga kamay sa isang sisidlang puno ng tubig, kada- 
lasa'y hinuhugasan ang mga ito sa pamamagitan ng 
pagbubuhos ng tubig sa mga ito. Pagkatapos, ang 
maruming tubig ay pinatutulo sa isang sisidlan 
o palanggana kung saan nakatapat ang mga kamay. 
--Ihambing ang 2Ha 3:11. 

Itinakda ng Kautusan na ang mga saserdote ay 
maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kani- 
lang mga paa sa tansong hugasan na nasa pagitan 
ng santuwaryo at ng altar bago maglingkod sa may 
altar o bago pumasok sa tolda ng kapisanan. (Exo 
30:18-21) Sinabi rin ng Kautusan na sakaling may 
matagpuang isang taong pinatay at imposibleng 
matiyak kung sino ang pumaslang sa kaniya, ang 
matatandang lalaki ng lunsod na pinakamalapit sa 
taong pinatay ay kukuha ng isang batang baka, ya- 
ong hindi pa kailanman nagagamit na pantrabaho 


601 


o na hindi pa kailanman nakahahatak ng pamatok, 
at dadalhin nila iyon sa isang agusang libis na may 
dumadaloy na tubig at doon ay babaliin nila ang 
leeg nito. Pagkatapos nito, huhugasan ng matatan- 
dang lalaki ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng 
batang baka, anupat ipinahihiwatig nito ang kani- 
lang kawalang-sala sa pagpaslang. (Deu 21:1-8) Ga- 
yundin, ayon sa Kautusan, magiging marumi ang 
isang tao kung hihipuin siya ng isang inaagasan 
na hindi nakapagbanlaw ng kaniyang mga kamay. 
-Lev 15:11. 

Ninais ni David na magkaroon ng mga kamay na 
malinis sa moral upang makasamba siya sa harap 
ng altar ni Jehova. (Aw 26:6) Sa kabilang dako, wa- 
lang-kabuluhang tinangka ni Pilato na linisin sa ka- 
niyang sarili ang pagkakasala sa dugo may kaugna- 
yan sa kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng 
paghuhugas ng kaniyang mga kamay sa harap ng 
taong-bayan. Ngunit sa ganitong paraan ay tala- 
gang hindi niya matatakasan ang pananagutan sa 
kamatayan ni Jesus, yamang siya, hindi ang naghi- 
hiyawang mga mang-uumog, ang may awtoridad 
na magpasiya ng hatol kay Jesus.---Mat 27:24. 

Noong unang siglo C.E., itinuring ng mga eskriba 
at mga Pariseo na ang paghuhugas ng mga kamay 
ay napakahalaga at nakipagtalo sila kay Jesu-Kristo 
may kinalaman sa paglabag ng kaniyang mga ala- 
gad sa mga tradisyon ng sinaunang mga tao dahil 
hindi nila hinuhugasan ang kanilang mga kamay 
bago kumain. Hindi ang pangkaraniwang paghuhu- 
gas ng mga kamay para sa kalinisan ang nasasang- 
kot dito kundi isang maseremonyang ritwal. “Ang 
mga Pariseo at ang lahat ng mga Judio ay hindi ku- 
makain malibang maghugas sila ng kanilang mga 
kamay hanggang sa siko.” (Mar 7:2-5, Mat 15:2) 
Ang isang taong kumakain na di-nahugasan ang 
mga kamay ay inihahanay ng Babilonyong Talmud 
(Sotah 4b) sa isa na sumisiping sa patutot, at sina- 
sabi nito na ang isa na nagwawalang-bahala sa pag- 
huhugas ng mga kamay ay “bubunutin mula sa san- 
libutan.”---Tingnan ang PALILIGO, PAGHUHUGAS. 


PAGHUHUGAS NG MGA PAA. Isang ga- 
wang nakagiginhawa at nagpapahiwatig ng pagka- 
mapagpatuloy, sa sinaunang Gitnang Silangan, ka- 
dalasa'y ginagawa ito bago ang kainan, yamang 
karaniwang mainit ang klima roon at kinaugalian 
ng mga tao noon ang magsuot ng bukas na mga 
sandalyas, maglakad sa tuyong lupa, at maglakbay 
sa maalikabok na mga daan. Sa tahanan ng karani- 
wang mga tao, naglalaan ang punong-abala ng ki- 
nakailangang mga sisidlan at tubig, at hinuhugasan 
ng mga panauhin ang sarili nilang mga paa. (Huk 
19:21) Kapag mas mayaman ang punong-abala, ka- 
dalasa'y ang alipin niya ang naghuhugas ng mga 
paa, at iyon ay itinuturing na isang mababang ga- 


PAGHUHUGAS NG MGA PAA 


wain. Ipinahiwatig ni Abigail na handa siyang su- 
munod sa kahilingan ni David na mapangasawa 
siya nito sa pagsasabing: “Narito ang iyong aliping 
babae bilang alila na maghuhugas ng mga paa ng 
mga lingkod ng aking panginoon.” (1Sa 25:40-42) 
Pantanging ipinakikita ang kapakumbabaan at ma- 
giliw na pagpapahalaga sa mga panauhin kapag ang 
punong-abala ang personal na naghugas ng mga 
paa ng mga panauhin. 

Hindi lamang hinuhugasan ang mga paa bilang 
tanda ng pagkamapagpatuloy ng punong-abala sa 
kaniyang panauhin kundi kaugalian din na maghu- 
gas ng mga paa bago matulog ang isa. (Sol 5:3) 
Lalo pang kapansin-pansin ang kahilingan na dapat 
maghugas ang mga saserdoteng Levita ng kanilang 
mga paa at mga kamay bago sila pumasok sa taber- 
nakulo o bago sila manungkulan sa may altar.---Exo 
30:17-21, 40:30-32. 

Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, maaaring alu- 
kin ng punong-abala ang kaniyang panauhin ng tu- 
big na panghugas sa mga paa, maaaring halikan 
niya ito, at maaaring pahiran niya ng langis ang ulo 
nito. Hindi ginawa ng Pariseong si Simon ang tat- 
long kapahayagang ito ng pagkamapagpatuloy no- 
ong inaasikaso niya si Jesus sa kaniyang tahanan. 
Ngunit dumating ang isang makasalanang babae na 
tumatangis, at binasa niya ng kaniyang mga luha 
ang mga paa ni Jesus, pinunasan ang mga ito ng ka- 
niyang buhok, hinalikan ang mga ito, at pagkatapos 
ay pinahiran ang mga ito ng mabangong langis, sa 
gayon, itinawag-pansin ni Kristo na hindi ginawa ni 
Simon ang mga iyon at pagkatapos ay sinabi niya sa 
babae: “Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad 
na.”--Luc 7:36-50. 

Noong huling gabi ng kaniyang buhay sa lupa, Ni- 
san 14, 33 C.E., hinugasan ni Jesu-Kristo ang mga 
paa ng kaniyang mga apostol, anupat ginawa niya 
ito upang magturo sa kanila ng isang aral at 'mag- 
bigay ng parisan,' sa halip na magtatag ng isang se- 
remonya. (Ju 13:1-16) May mga argumento na noon 
sa gitna ng mga apostol tungkol sa kung sino ang pi- 
nakadakila. Maging noong gabi ring iyon, pagkata- 
pos niyang mahugasan ang kanilang mga paa, nag- 
karoon sila ng isa pang mainitang pagtatalo tungkol 
sa kung sino ang waring pinakadakila. (Luc 22:24- 
27) Ngunit ang ginawa ni Jesus ay hindi madaling 
malimutan. Noong gabing iyon, si Jesus at ang mga 
apostol ay nakikigamit lamang ng isang silid at hin- 
di sila mga panauhin ninuman. Dahil dito, walang 
mga lingkod na maaaring maghugas ng kanilang 
mga paa, na walang alinlangang gaganap sa tung- 
kuling iyon kung mga panauhin sila. Walang si- 
numan sa mga apostol ang nagkusang gumawa 
ng mababang paglilingkod na ito para sa iba. Ga- 
yunman, sa isang angkop na pagkakataon habang 


PAGHUHUGPONG 


kumakain sila, tumindig si Jesus, pagkatapos ay 
inilagay sa tabi ang kaniyang mga panlabas na ka- 
suutan, binigkisan ang kaniyang sarili ng isang tu- 
walya, nilagyan ng tubig ang isang palanggana, at 
hinugasan ang kanilang mga paa. Sa gayon ay ipi- 
nakita niya na taglay ang kapakumbabaan, bawat 
isa ay dapat na maging lingkod ng iba at dapat mag- 
pakita ng pag-ibig sa praktikal na mga paraan, anu- 
pat gumagawa ng mga bagay para sa kaalwanan ng 
iba. Ganito ang ginawa ng mga babaing Kristiyano 
na naging mga punong-abala, gaya ng ipinakikita 
ng pagtukoy ng apostol na si Pablo sa mapagpa- 
tuloy na gawa ng paghuhugas ng mga paa bi- 
lang isa sa maiinam na gawa ng mga Kristiya- 
nong babaing balo. (1Ti 5:9, 10) Hindi itinatala ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ang pormal na 
paghuhugas ng mga paa bilang isang seremonya 
na kahilingan sa mga Kristiyano. Magkagayunman, 
ang halimbawang ibinigay ni Jesu-Kristo sa pama- 
magitan ng gawang ito ay nagsisilbing paalaala sa 
mga Kristiyano na paglingkuran nang may pag-ibig 
ang kanilang mga kapatid, maging sa maliliit na pa- 
raan at sa pamamagitan ng pagganap sa mababa- 
bang gawain alang-alang sa kanila.--Ju 13:34, 35, 
tingnan ang PALILIGO, PAGHUHUGAS. 


PAGHUHUGPONG. Ang proseso kung saan 
ang supang (sibol, maliit na sanga) ng isang pu- 
nungkahoy na nagluluwal ng mabuting bunga ay 
idinurugtong sa sanga ng isa pang punungkahoy na 
di-gaanong mahusay ang bunga upang permanen- 
teng magsanib ang mga ito. Kadalasan, ginagawa 
ang paghuhugpong upang pagsamahin ang maga- 
gandang katangian ng supang (ang mabuting bu- 
nga nito) at ng sanga (ang lakas at tibay nito). Ka- 
pag kumapit na nang husto ang inihugpong na mga 
sanga, bagaman iba nang puno ang pinagkukunan 
ng mga ito ng sustansiya, magluluwal ang mga ito 
ng bunga na katulad niyaong sa punungkahoy na 
pinanggalingan ng mga ito. 

Nang sumulat ang apostol na si Pablo sa mga 
Kristiyano sa Roma, inihambing niya ang mga di- 
Judiong Kristiyano sa mga sanga ng isang ligaw na 
olibo na inihugpong sa alagang olibo upang humali- 
li sa likas na mga sanga na pinutol. Sinabi niya na 
ang gayong paraan ng paghuhugpong ay “salungat 
sa kalikasan.” Ang likas na mga sanga ay tumutu- 
koy sa mga Judio na dahil sa kawalan ng pananam- 
palataya ay nawalan ng oportunidad na mapabilang 
sa mga nakahanay sa makalangit na Kaharian ng 
Mesiyas. Gayunman, ang paghuhugpong ng mga 
sanga ng ligaw na olibo, o mga di-Judiong Kristiya- 
no, sa alagang olibo upang humalili sa “likas na mga 
sanga” ay hindi dahilan upang magkaroon ng mata- 
tayog na kaisipan ang mga Gentil na iyon, sapagkat 
ang tanging paraan upang maingatan nila ang kani- 


602 


lang posisyon ay sa pamamagitan ng pananampala- 
taya. Gayundin, inilalarawan ng paghuhugpong ng 
mga sanga mula sa ligaw na olibo tungo sa alagang 
olibo ang permanenteng pagsasanib, o pagkakaisa, 
na pinangyari sa pagitan ng mga Judio at mga Gen- 
til bilang magkakasamang mga miyembro ng “Isra- 
el ng Diyos. ”---Ro 11:17-24, Gal 3:28, 6: 16, ihambing 
ang Ju 15:1-6, tingnan ang OLIBO. 


PAG-IBIG. Pagkadama ng mainit at personal 
na pagkagiliw o masidhing pagmamahal, gaya ha- 
limbawa sa isang kaibigan, sa isang magulang 
o anak, at sa iba pa, mainit na pagkagiliw o pagka- 
gusto sa iba, gayundin, ang mapagbiyayang pag- 
mamahal ng Diyos sa kaniyang mga nilalang o ang 
mapitagang pagmamahal na dapat iukol ng mga ito 
sa Diyos, gayundin, ang may-kabaitang pagmama- 
hal na angkop na ipakita ng mga nilalang ng Diyos 
sa isa't isa, ang masidhi o maalab na pagmamahal 
sa isang taong di-kasekso na nagsisilbing emosyo- 
nal na pangganyak para sa pag-aasawa. Ang isa sa 
mga singkahulugan ng pag-ibig ay “debosyon.” 

Bukod sa mga kahulugang iyan, ang Kasulatan ay 
may binabanggit ding pag-ibig na ginagabayan ng 
simulain, gaya ng pag-ibig sa katuwiran o kahit pa 
nga pag-ibig sa mga kaaway ng isa, anupat maaa- 
ring walang pagmamahal sa mga ito ang isang tao. 
Ang aspekto o kapahayagang ito ng pag-ibig ay 
isang walang-pag-iimbot na debosyon sa katuwi- 
ran at isang taimtim na pagkabahala sa walang- 
hanggang kapakanan ng iba, lakip ang aktibong 
pagpapahayag nito para sa kanilang ikabubuti. 

Sa Hebreo, ang pandiwang 'a-hev' o 'ahav' ('umi- 
big”) at ang pangngalang 'a-havah' (“pag-ibig”) ang 
mga salita na pangunahing ginagamit upang tumu- 
koy sa pag-ibig ayon sa nabanggit na mga diwa, 
anupat ang konteksto ang pinagbabatayan kung 
anong diwa at antas ang tinutukoy. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan naman ay 
pangunahin nang ginagamit ang mga anyo ng mga 
salitang aga pe, phi-li'a, at ang dalawang salitang hi- 
nalaw sa storge” (ang eros, pag-ibig sa pagitan ng 
lalaki at babae, ay hindi ginagamit dito). A:ga pe ang 
mas malimit lumitaw kaysa sa ibang mga termino. 

Tungkol sa pangngalang a:ga'pe at sa pandiwang 
agapa'o, ang Vine's Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words ay nagsasabi: “Ang pag- 
ibig ay maaari lamang makilala sa pamamagitan 
ng mga pagkilos na iniuudyok nito. Ang pag-ibig 
ng Diyos ay makikita sa pagkakaloob ng Kaniyang 
Anak, 1 Juan 4:9, 10. Ngunit maliwanag na hindi ito 
ang pag-ibig na may layong magpalugod lamang, 
o basta pagkagiliw, samakatuwid nga, hindi ito na- 
dama dahil sa anumang kagalingan ng mga pinag- 
tutuunan nito, Rom. 5:8. Ito ay paggamit ng Diyos 


603 


ng kaniyang kalooban sa kusang-loob na pagpili, 
anupat ginawa nang walang partikular na dahilan 
maliban sa ito'y likas sa Diyos Mismo, ihambing ang 
Deut. 7:7, 8.”--1981, Tomo 3, p. 21. 

May kinalaman sa pandiwang phi-le'o, nagkomen- 
to si Vine: “[Ito] ay naiiba sa agapao sa dahilang ito, 
na ang phileo ay mas malapit na kumakatawan sa 
magiliw na pagmamahal. . . . Muli, ang umibig 
(phileo) sa buhay, udyok ng labis na pagnanais 
na ingatan ito, anupat kinaliligtaan ang tunay na 
layunin ng buhay, ay hinahatulan ng Panginoon, 
Juan 12:25. Sa kabaligtaran, ang umibig sa buhay 
(agapao) gaya ng pagkakagamit sa I Ped. 3:10, ay 
nangangahulugan ng pagsasaalang-alang sa tunay 
na mga interes ng buhay. Malayong maging angkop 
dito ang salitang phileo. “---Tomo 3, p. 21, 22. 

Ang Exhaustive Concordance of the Bible ni 
James Strong, sa Griegong diksyunaryo nito (1890, 
p. 75, 76), ay nagkomento sa ilalim ng phile'o: “Ang 
pagiging isang kaibigan ng (pagkakaroon ng pag- 
giliw sa [isang indibiduwal o isang bagay]), sa- 
makatuwid nga, ang pagkakaroon ng pagmamahal 
(tumutukoy sa personal na pagkagiliw, dahil sa sen- 
timyento o damdamin, samantalang ang [aga-pa'o] 
naman ay mas malawak, anupat lalo na itong suma- 
saklaw sa pagpapasiya at sa kusang-loob na pag- 
sang-ayon ng kalooban dahil sa simulain, tungkulin 
at kagandahang-asal ... ).”--Tingnan ang PAGMA- 
MAHAL. 

Madalas na tumutukoy ang agape sa pag-ibig na 
ginagabayan, o inuugitan, ng simulain. Karaniwan 
nang may kasama itong pagmamahal at pagkagiliw. 
Ang bagay na maaaring kalakip sa agape ang pag- 
mamahal at init ay makikita sa maraming talata. Sa 
Juan 3:35, sinabi ni Jesus: “Iniibig [a:ga-pai'] ng Ama 
ang Anak.” Sa Juan 5:20, sinabi niya: “Minama- 
hal [philei] ng Ama ang Anak." Tiyak na kala- 
kip sa pag-ibig ng Diyos kay Jesu-Kristo ang ma- 
sidhing pagmamahal. Ipinaliwanag din ni Jesus: 
“Siya... na umiibig [aga pon'] sa akin ay iibigin 
[aga'pethe'setai] ng aking Ama, at iibigin [aga- 
pe'so] ko siya.” (Ju 14:21) Kasama sa pag-ibig na ito 
ng Ama at ng Anak ang magiliw na pagmamahal sa 
gayong maibiging mga tao. Ang mga mananamba 
ni Jehova ay dapat umibig sa kaniya at sa kaniyang 
Anak, at maging sa isa't isa, sa gayunding paraan. 
—Ju 21:15-17. 

Kaya nga bagaman natatangi ang Kristiyanong 
pag-ibig dahil sa paggalang sa simulain, hindi na- 
man ito pag-ibig na walang damdamin, kung mag- 
kakagayon, wala na itong ipinagkaiba sa mekanikal 
na katarungan. Ngunit hindi ito kontrolado ng dam- 
damin o sentimyento, hindi nito kailanman ipinag- 
wawalang-bahala ang simulain. Ang mga Kristiya- 
no ay may-kawastuang nagpapakita ng pag-ibig sa 


PAG-IBIG 


iba na maaaring hindi nila partikular na minamahal 
o kinagigiliwan, anupat ginagawa nila iyon para sa 
kapakanan ng mga taong iyon. (Gal 6:10) Gayun- 
man, kahit wala silang natatanging pagmamahal sa 
mga ito, nakadarama naman sila ng habag at taim- 
tim na pagkabahala sa gayong mga kapuwa-tao, 
hanggang sa mga limitasyon at sa paraan na ipina- 
hihintulot at ginagabayan ng matuwid na mga si- 
mulain. 

Ngunit bagaman ang Kristiyanong agape ay tu- 
mutukoy sa pag-ibig na inuugitan ng simulain, may 
maling uri din ng a:ga'pe, na udyok ng personal na 
pakinabang. Halimbawa, sinabi ni Jesus: “Kung ini- 
ibig [a:ga:pa'te] ninyo yaong mga umiibig sa inyo, 
ano ang kapurihan nito sa inyo? Sapagkat maging 
ang mga makasalanan ay umiibig doon sa mga 
umiibig sa kanila. At kung gumagawa kayo ng ma- 
buti doon sa mga gumagawa ng mabuti sa inyo, ano 
nga ang kapurihan nito sa inyo? Maging ang mga 
makasalanan ay gayundin ang ginagawa. Isa pa, 
kung nagpapahiram kayo nang walang patubo doon 
sa mga mula sa kanila ay umaasa kayong tumang- 
gap, ano ang kapurihan nito sa inyo? Maging ang 
mga makasalanan ay nagpapahiram nang walang 
patubo sa mga makasalanan upang mabalik sa ka- 
nila ang gayunding halaga.” (Luc 6:32-34) Ang si- 
mulaing sinusunod ng gayong mga tao ay: “Gawan 
mo ako ng mabuti at gagawan kita ng mabuti.’ 

Sinabi ng apostol na si Pablo tungkol sa isa na da- 
ti'y gumagawang kasama niya: “Pinabayaan ako ni 
Demas sa dahilang inibig [a:ga:pe'sas] niya ang ka- 
salukuyang sistema ng mga bagay.” (2Ti 4:10) Lu- 
militaw na inibig ni Demas ang sanlibutan dahil sa 
pagiging makasarili, posibleng para sa personal na 
pakinabang na makukuha rito. Sinabi ni Jesus: “Ini- 
big [ega'pesan] ng mga tao ang kadiliman sa halip 
na ang liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa 
ay balakyot. Sapagkat siya na gumagawa ng buktot 
na mga bagay ay napopoot sa liwanag at hindi lu- 
malapit sa liwanag, upang ang kaniyang mga gawa 
ay hindi masaway.” (Ju 3:19, 20) Dahil ang kadili- 
man ay nakatutulong upang maikubli ang kanilang 
balakyot na mga gawa, iniibig nila ito. 

Iniutos ni Jesus: “Ibigin [agapa'te] ang inyong 
mga kaaway.” (Mat 5:44) Ang Diyos mismo ang 
nagtatag ng simulaing ito, gaya ng sinasabi ng 
apostol na si Pablo: “Inirerekomenda ng Diyos sa 
atin ang kaniyang sariling pag-ibig [a:ga'pen] anu- 
pat, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si 
Kristo ay namatay para sa atin. . . . Sapagkat kung, 
noong tayo ay mga kaaway pa, naipagkasundo tayo 
sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kani- 
yang Anak, lalo pa nga, ngayong tayo ay naipagka- 
sundo na, na maliligtas tayo sa pamamagitan ng 
kaniyang buhay.” (Ro 5:8-10) Ang isang namumu- 
kod-tanging halimbawa ng gayong pag-ibig ay ang 


PAG-IBIG 


pakikitungo ng Diyos kay Saul ng Tarso, na naging 
ang apostol na si Pablo. (Gaw 9:1-16: 1Ti 1:15) Sa- 
makatuwid, ang pag-ibig sa ating mga kaaway ay 
dapat ugitan ng simulaing itinatag ng Diyos at da- 
pat isagawa bilang pagsunod sa kaniyang mga utos, 
may kalakip man na init o pagmamahal ang pag- 
ibig na iyon o wala. 

Ang Diyos. Sumulat ang apostol na si Juan: 
“Ang Diyos ay pag-ibig.” (1Ju 4:8) Siya ang mis- 
mong personipikasyon ng pag-ibig, na kaniyang na- 
ngingibabaw na katangian. Gayunman, ang kaba- 
ligtaran nito ay hindi totoo, na 'ang pag-ibig (ang 
katangiang abstrak) ay Diyos.’ Isiniwalat niya ang 
kaniyang sarili sa Bibliya bilang isang Persona at 
makasagisag niyang tinutukoy ang kaniyang “mga 
mata,” “mga kamay,” “puso,” “kaluluwa,” at iba pa. 
Mayroon siyang iba pang mga katangian, kabilang 
na ang katarungan, kapangyarihan, at karunungan. 
(Deu 32:4, Job 36:22, Apo 7:12) Bukod diyan, siya ay 
marunong mapoot, isang katangian na mismong 
kabaligtaran ng pag-ibig. Hinihiling ng kaniyang 
pag-ibig sa katuwiran na kapootan niya ang kaba- 
lakyutan. (Deu 12:31, Kaw 6:16) Kalakip sa pag-ibig 
ang pagkadama at pagpapahayag ng mainit at per- 
sonal na pagmamahal, na maaari lamang madama 
ng isang persona, o na maaari lamang ipakita sa 
isang persona. Tiyak na ang Anak ng Diyos na si 
Jesu-Kristo ay hindi isang katangiang abstrak, bi- 
nanggit niya na kasama siya noon ng kaniyang 
Ama, gumawa siyang kasama Niya, nagpalugod 
siya sa Kaniya, at nakinig siya sa Kaniya, at na na- 
kikita ng mga anghel ang mukha ng kaniyang Ama, 
anupat imposibleng gawin ang mga bagay na ito 
sa isang katangiang abstrak lamang.--Mat 10:32, 
18:10, Ju 5:17: 6:46, 8:28, 29, 40; 17:5. 

Katibayan ng kaniyang pag-ibig. Sagana 
ang katibayan na si Jehova, na Maylalang at Diyos 
ng sansinukob, ay pag-ibig. Makikita ito sa pisikal na 
paglalang mismo. Talagang buong-ingat itong gina- 
wa para sa kalusugan, kaluguran, at kapakanan ng 
tao! Ginawa ang tao hindi lamang upang umiral 
kundi upang masiyahan din sa pagkain, sa pagma- 
masid sa kulay at kagandahan ng mga nilalang, 
sa mga hayop at gayundin sa pakikipagsamahan 
sa kaniyang mga kapuwa-tao, at sa di-mabilang na 
iba pang mga kaluguran sa buhay. (Aw 139:14, 
17, 18) Ngunit higit pang ipinamalas ni Jehova ang 
kaniyang pag-ibig nang gawin niya ang tao ayon sa 
kaniyang larawan at wangis (Gen 1:26, 27), na may 
kakayahang umibig at magkaroon ng espirituwali- 
dad, at nang isiwalat niya ang kaniyang sarili sa tao 
sa pamamagitan ng kaniyang Salita at ng kaniyang 
banal na espiritu.--1Co 2:12, 13. 

Ang pag-ibig ni Jehova sa sangkatauhan ay katu- 
lad ng pag-ibig ng isang Ama sa kaniyang mga 


604 


anak. (Mat 5:45) Wala siyang anumang bagay na 
ipinagkakait kung para sa kanilang ikabubuti, gaa- 
numan kalaking sakripisyo ang kailangan niyang 
gawin, ang kaniyang pag-ibig ay higit sa anu- 
man na maaari nating madama o maipahayag. (Efe 
2:4-7: Isa 55:8: Ro 11:33) Ang pinakadakilang kapa- 
hayagan ng kaniyang pag-ibig, ang pinakamaibi- 
ging bagay na maaaring gawin ng isang magulang, 
ay ginawa niya para sa sangkatauhan. Iyon ay ang 
pagbibigay ng buhay ng kaniyang sariling tapat at 
bugtong na Anak. (Ju 3:16) Gaya ng isinulat ng 
apostol na si Juan: “Kung para sa atin, tayo ay 
umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa atin.” 
(1Ju 4:19) Kaya naman siya ang Bukal ng pag-ibig. 
Ang kapuwa apostol ni Juan, si Pablo, ay sumulat: 
“Sapagkat halos walang sinuman ang mamamatay 
para sa isang taong matuwid, totoo nga, para sa 
taong mabuti, marahil, ay may mangangahas pa 
ngang mamatay. Ngunit inirerekomenda ng Diyos 
sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig anupat, sa- 
mantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo 
ay namatay para sa atin.”---Ro 5:7, 8; 1Ju 4:10. 
Ang walang-hanggang pag-ibig ng Diyos. 
Walang hanggan ang pag-ibig ni Jehova sa kaniyang 
tapat na mga lingkod, hindi ito nabibigo o nagma- 
maliw, anuman ang maging kalagayan ng kani- 
yang mga lingkod, kaginhawahan man o kahirapan, 
o anumang bagay ang sumapit sa kanila, malalaki 
man o maliliit. Bumulalas ang apostol na si Pablo: 
“Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan 
kahit ang buhay kahit ang mga anghel kahit ang 
mga pamahalaan kahit ang mga bagay na narito 
ngayon kahit ang mga bagay na darating kahit ang 
mga kapangyarihan kahit ang taas kahit ang lalim 
kahit ang anupamang ibang nilalang ay hindi maka- 
paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa 
kay Kristo Jesus na ating Panginoon.”---Ro 8:38, 39. 
Ang soberanya ng Diyos ay nakasalig sa 
pag-ibig. Lubhang ikinagagalak ni Jehova na 
ang kaniyang soberanya at ang pagtataguyod dito 
ng kaniyang mga nilalang ay pangunahin nang na- 
kasalig sa pag-ibig. Ang nais niya ay yaon lamang 
mga umiibig sa kaniyang soberanya dahil sa kani- 
yang maiinam na katangian at dahil ito ay matu- 
wid, yaong mga pumipili sa kaniyang soberanya 
nang higit sa iba pa. (1Co 2:9) Pinipili nilang mag- 
lingkod sa ilalim ng kaniyang soberanya sa halip na 
sikaping magsarili--ito ay dahil sa kanilang kaala- 
man tungkol sa kaniya at sa kaniyang pag-ibig, ka- 
tarungan, at karunungan, na natatanto nilang di- 
hamak na nakahihigit kaysa roon sa taglay nila. 
(Aw 84:10, 11) Nabigo ang Diyablo sa bagay na ito, 
anupat buong-paghahambog na naghangad ng ka- 
sarinlan para sa kaniyang sarili, gaya rin nina Adan 
at Eva. Sa katunayan, hinamon ng Diyablo ang pa- 


605 


raan ng pamamahala ng Diyos, anupat sa diwa ay 
sinabi niya na iyon ay di-maibigin at di-matuwid 
(Gen 3:1-5), at na ang mga nilalang ng Diyos ay 
naglilingkod sa Kaniya hindi dahil sa pag-ibig, kundi 
udyok ng pagiging makasarili.--Job 1:8-12, 2:3-5. 

Pinahintulutan ng Diyos na Jehova ang Diyablo 
na mabuhay at ilagay sa pagsubok ang kaniyang 
mga lingkod, pati na ang kaniyang bugtong na 
Anak, hanggang sa punto ng kamatayan. Inihula ng 
Diyos na magiging tapat si Jesu-Kristo. (Isa 53) Pa- 
ano niya ito nagawa, anupat isinalalay niya ang ka- 
niyang salita sa mga kamay ng kaniyang Anak? Ito 
ay dahil sa pag-ibig. Kilala ni Jehova ang kaniyang 
Anak at alam niya kung gaano kasidhi ang pag-ibig 
ng kaniyang Anak sa Kaniya at sa katuwiran. (Heb 
1:9) Lubus-lubusan ang pagkakilala niya sa kani- 
yang Anak. (Mat 11:27) Ganap ang kaniyang pagti- 
tiwala at kumpiyansa sa katapatan ng Anak. Higit 
pa riyan, ang “pag-ibig . . . ay isang sakdal na bigkis 
ng pagkakaisa.” (Col 3:14) Ito ang pinakamahigpit 
na bigkis sa sansinukob, ang sakdal na pag-ibig na 
permanenteng nagbibigkis sa Anak at sa Ama. Sa 
gayunding mga dahilan, maaaring pagtiwalaan ng 
Diyos ang kaniyang organisasyon ng mga lingkod, 
sa pagkaalam na pag-ibig ang mag-uudyok sa kara- 
mihan sa kanila na magtapat sa kaniya sa ilalim ng 
pagsubok at na ang kaniyang organisasyon ng mga 
nilalang ay hindi kailanman hihiwalay sa kaniya sa 
kabuuan nito.--Aw 110:3. 

Si Jesu-Kristo. Sa loob ng di-mabilang na pa- 
nahon, si Jesus ay matalik na nakasama ng kani- 
yang Ama, ang Bukal ng pag-ibig, anupat lubus- 
lubusan niya Siyang nakilala, dahil dito, maaari 
niyang sabihin: “Siya na nakakita sa akin ay nakaki- 
ta rin sa Ama.” (Ju 14:9, Mat 11:27) Samakatuwid, 
ang pag-ibig ni Jesus ay ganap at sakdal. (Efe 3:19) 
Sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Walang sinu- 
man ang may pag-ibig na mas dakila kaysa rito, na 
ibigay ng isa ang kaniyang kaluluwa alang-alang sa 
kaniyang mga kaibigan.” (Ju 15:13) Bago nito, sina- 
bi na niya sa kanila: “Binibigyan ko kayo ng isang 
bagong utos, na ibigin ninyo ang isa't isa, kung pa- 
anong inibig ko kayo ay ibigin din ninyo ang isa't 
isa.” (Ju 13:34) Ang utos na ito ay bago, sapagkat 
ang Kautusan, na doo'y sumasailalim si Jesus at ang 
kaniyang mga alagad noong panahong iyon, ay 
nag-uutos sa isang tao: “Iibigin mo ang iyong kapu- 
wa gaya ng iyong sarili.” (Lev 19:18, Mat 22:39) 
Hinihiling nito sa isa na ibigin ang iba gaya ng 
pag-ibig niya sa kaniyang sarili ngunit hindi nito hi- 
nihiling sa kaniya ang mapagsakripisyo-sa-sariling 
pag-ibig na handang magbigay ng sarili niyang bu- 
hay alang-alang sa iba. Ipinaghahalimbawa ng bu- 
hay at kamatayan ni Jesus ang pag-ibig na hinihi- 
ling ng bagong utos na ito. Bukod sa paggawa ng 
mabuti kung kinakailangan, ang tagasunod ni Kris- 


PAG-IBIG 


to ay dapat magkusa, sa ilalim ng patnubay ni Kris- 
to, na tumulong sa iba sa espirituwal na paraan at sa 
iba pang kaparaanan. Dapat siyang aktibong guma- 
wa para sa kanilang ikabubuti. Ang pangangaral at 
pagtuturo ng mabuting balita sa ibang mga tao, na 
ang ilan sa kanila ay maaaring mga kaaway, ay isa 
sa pinakadakilang mga kapahayagan ng pag-ibig, 
sapagkat maaari itong magbunga ng buhay na wa- 
lang hanggan para sa kanila. Dapat ibahagi ng Kris- 
tiyano hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos 
kundi gayundin ang kaniyang sariling kaluluwa” sa 
pagtulong at sa paggawang kasama niyaong mga 
tumatanggap ng mabuting balita. (1Te 2:8) At dapat 
na maging handa siyang ibigay ang kaniyang kalu- 
luwa (buhay) alang-alang sa kanila.-- 1Ju 3:16. 

Kung Paano Natatamo ng Isa ang Pag-ibig. 
Sa pamamagitan ng banal na espiritu, nilalang ang 
unang lalaki at babae taglay ang isang antas ng na- 
ngingibabaw na katangiang ito ng Diyos, samakatu- 
wid ay ang pag-ibig, at taglay ang kakayahang pa- 
lawakin, palaguin, at pagyamanin ang pag-ibig na 
iyon. Ang pag-ibig ay isang bunga ng espiritu ng 
Diyos. (Gal 5:22) Ang makadiyos na pag-ibig ay 
hindi isang katangian na basta tinataglay ng isa, 
gaya marahil ng pisikal o mental na mga kakaya- 
han, tulad ng pisikal na kagandahan, talino sa mu- 
sika, o katulad na mga katangiang namamana. Ang 
makadiyos na pag-ibig ay hindi maaaring taglayin 
ng isang tao nang hiwalay sa pagkakilala at pagli- 
lingkod sa Diyos o hiwalay sa pagbubulay-bulay at 
pagpapahalaga. Tanging kung nililinang ng isa ang 
pag-ibig, saka lamang masasabi na tinutularan niya 
ang Diyos, ang Bukal ng pag-ibig. (Aw 77:11, Efe 5: 
1, 2: Ro 12:2) Nabigo si Adan na linangin ang pag- 
ibig sa Diyos, hindi siya sumulong hanggang sa ma- 
pasakdal niya ang pag-ibig. Ipinakikita ito ng bagay 
na hindi siya kaisa ng Diyos, anupat nakabigkis sa 
Diyos sa pamamagitan ng sakdal na bigkis na iyon 
ng pagkakaisa. Gayunpaman, kahit si Adan ay na- 
ging di-sakdal at makasalanan, naipasa niya sa ka- 
niyang supling, “ayon sa kaniyang larawan,” ang ka- 
kayahang umibig. (Gen 5:3) Sa pangkalahatan, ang 
sangkatauhan ay nagpapamalas ng pag-ibig, ngunit 
kadalasan ay isa itong pag-ibig na mali, may depek- 
to, at pilipit. 

Ang pag-ibig ay maaaring maging mali. Sa 
nabanggit na mga kadahilanan, maliwanag na ang 
isang tao ay posibleng magkaroon ng tunay at was- 
tong pag-ibig tangi lamang kung hinahanap at si- 
nusunod niya ang espiritu ng Diyos at ang kaala- 
mang nagmumula sa Kaniyang Salita. Halimbawa, 
maaaring minamahal ng isang magulang ang kani- 
yang anak. Ngunit baka hayaan niyang magkaroon 
ng depekto ang pag-ibig na iyon o baka mali- 
his siya ng landas dahil sa sentimyento, anupat 


PAG-IBIG 


ibinibigay niya sa bata ang lahat ng magustuhan 
nito. Baka hindi niya gamitin ang kaniyang awtori- 
dad bilang magulang upang magbigay ng disiplina 
at, sa ilang pagkakataon, ng aktuwal na pagpaparu- 
sa. (Kaw 22:15) Ang gayong diumano'y pag-ibig ay 
maaari pa ngang dahil ipinagmamapuri ng isa ang 
kaniyang pamilya, na nagpapakita naman ng pagi- 
ging makasarili. Sinasabi ng Bibliya na ang gayong 
tao ay hindi umiibig, kundi napopoot, sapagkat hin- 
di niya isinasagawa ang pagkilos na magliligtas sa 
buhay ng kaniyang anak.--Kaw 13:24, 23: 13, 14. 

Hindi ito ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. 
Ang makadiyos na pag-ibig ay nag-uudyok sa isa na 
gumawa ng bagay na mabuti at kapaki-pakinabang 
sa ibang tao. “Ang pag-ibig ay nagpapatibay.” (1Co 
8:1) Ang pag-ibig ay hindi sentimentalidad. Ito ay 
matatag, matibay, pinapatnubayan ng makadiyos 
na karunungan, anupat una sa lahat, nanghahawa- 
kan ito sa bagay na malinis at tama. (San 3:17) Ipi- 
nakita ito ng Diyos sa Israel, na pinarusahan niya 
nang may katindihan dahil sa pagsuway, para sa ka- 
nila mismong walang-hanggang kapakanan. (Deu 
8:5: Kaw 3:12; Heb 12:6) Sinabi ng apostol na si Pab- 
lo sa mga Kristiyano: “Kayo ay nagbabata dahil sa 
disiplina. Ang Diyos ay nakikitungo sa inyo gaya ng 
sa mga anak. Sapagkat anong anak siya na hindi di- 
nidisiplina ng ama? . . . Karagdagan pa, nagkaroon 
tayo ng mga ama ng ating laman upang dumisipli- 
na sa atin, at pinag-ukulan natin sila ng paggalang. 
Hindi ba tayo lalo pang magpapasakop sa Ama ng 
ating espirituwal na buhay at mabubuhay? Sapag- 
kat sila sa loob ng ilang araw ay dumisiplina sa atin 
ayon sa kung ano ang inaakala nilang mabuti, ngu- 
nit ginagawa niya ang gayon para sa kapakinaba- 
ngan natin upang makabahagi tayo sa kaniyang 
kabanalan. Totoo, walang disiplina ang waring sa 
kasalukuyan ay nakagagalak, kundi nakapipighati, 
gayunman pagkatapos doon sa mga sinanay nito ay 
nagluluwal ito ng mapayapang bunga, samakatuwid 
nga, ng katuwiran.”---Heb 12:7-11. 

Inilalagay ng kaalaman ang pag-ibig sa 
tamang direksiyon. Higit sa kaninupaman, sa 
Diyos dapat unang iukol ang pag-ibig. Kung hindi, 
malilihis ito ng landas at baka umakay pa nga ito sa 
pagsamba sa isang nilalang o bagay. Mahalagang 
malaman ng isang tao ang mga layunin ng Diyos, 
sapagkat kung magkakagayon ay malalaman niya 
kung ano ang pinakamabuti para sa sarili niyang 
kapakanan at sa kapakanan ng iba at kung paano 
ipamamalas ang pag-ibig sa wastong paraan. Ang 
ating pag-ibig sa Diyos ay dapat na 'buong puso, 
pag-iisip, kaluluwa, at lakas.” (Mat 22:36-38, Mar 12: 
29, 30) Dapat na hindi lamang ito panlabas na ka- 
pahayagan, kundi pag-ibig na nagpapabanaag ng 
buong panloob na pagkatao ng isa. Nasasangkot sa 


606 


pag-ibig ang mga emosyon. (1Pe 1:22) Ngunit kung 
ang pag-iisip ay walang kaalaman hinggil sa kung 
ano ang tunay na pag-ibig at kung paano ito guma- 
gawi, may posibilidad na baka maituon ito sa ma- 
ling direksiyon. (Jer 10:23, 17:9, ihambing ang Fil 
1:9.) Dapat na may kaalaman ang pag-iisip hinggil 
sa Diyos at sa mga katangian niya, mga layunin 
niya, at kung paano niya ipinamamalas ang pag- 
ibig. (1Ju 4:7) Kasuwato nito, at yamang ang pag- 
ibig ang pinakamahalagang katangian, ang pag- 
aalay sa Diyos ay pag-aalay sa persona ni Jehova 
mismo (na ang nangingibabaw na katangian ay 
pag-ibig) at hindi sa isang gawain o isang adhikain. 
Pagkatapos nito, ang pag-ibig ay dapat isagawa sa 
pamamagitan ng kaluluwa, ng bawat himaymay ng 
katawan ng isang tao, at ang kaniyang buong lakas 
ay dapat gamitin sa pagsisikap na iyan. 

Ang pag-ibig ay malawak. Ang tunay na 
pag-ibig na isang bunga ng espiritu ng Diyos ay 
malawak. (2Co 6:11-13) Hindi ito maramot, makitid, 
o limitado. Dapat itong ibahagi sa iba upang maging 
ganap. Dapat munang ibigin ng isang tao ang Diyos 
(Deu 6:5), ang kaniyang Anak (Efe 6:24), at pagka- 
tapos ay ang buong samahan ng kaniyang mga ka- 
patid na Kristiyano sa buong daigdig (1Pe 2:17: 1Ju 
2:10, 4:20, 21). Dapat ibigin ng lalaki ang kaniyang 
asawa, gayundin, dapat ibigin ng babae ang kani- 
yang asawa. (Kaw 5:18, 19: Ec 9:9, Efe 5:25, 28, 33) 
Dapat ibigin ng isa ang kaniyang mga anak. (Tit 
2:4) Ang buong sangkatauhan, kahit ang mismong 
mga kaaway ng isang tao, ay dapat ibigin, at ang 
mga gawang Kristiyano ay dapat iukol sa kanila. 
(Mat 5:44: Luc 6:32-36) Bilang komento sa mga bu- 
nga ng espiritu, na doo'y pag-ibig ang una, ang Bib- 
liya ay nagsabi: “Laban sa gayong mga bagay ay 
walang kautusan.” (Gal 5:22, 23) Walang anumang 
kautusan ang maaaring magtakda ng limitasyon sa 
pag-ibig na ito. Maaari itong isagawa kahit kailan, 
kahit saan, at sa anumang antas, doon sa mga kina- 
uukulan nito. Sa katunayan, ang tanging bagay na 
dapat na maging pagkakautang ng mga Kristiyano 
sa isa't isa ay pag-ibig. (Ro 13:8) Ang pag-ibig na ito 
sa isa't isa ay isang pagkakakilanlan ng mga tunay 
na Kristiyano.--Ju 13:35. 

Kung Paano Gumagawi ang Makadiyos na 
Pag-ibig. Ang pag-ibig, gaya niyaong ipinakikita 
ng Diyos, ay lubhang kamangha-mangha anupat 
mahirap itong bigyang-katuturan. Mas madali pang 
sabihin kung paano ito gumagawi. Sa sumusunod 
na pagtalakay ng mainam na katangiang ito, isasa- 
alang-alang kung paano ito kumakapit sa mga Kris- 
tiyano. Nang sumulat ang apostol na si Pablo hing- 
gil sa paksang ito, idiniin muna niya kung gaano ito 
kahalaga sa isang mananampalatayang Kristiyano 


607 


at pagkatapos ay dinetalye niya kung paano ito gu- 
magawi nang walang pag-iimbot: “Ang pag-ibig ay 
may mahabang pagtitiis at mabait. Ang pag-ibig ay 
hindi mapanibughuin, ito ay hindi nagyayabang, 
hindi nagmamalaki, hindi gumagawi nang hindi di- 
sente, hindi naghahanap ng sarili nitong kapakanan, 
hindi napupukaw sa galit. Hindi ito nagbibilang ng 
pinsala. Hindi ito nagsasaya sa kalikuan, kundi na- 
kikipagsaya sa katotohanan. Tinitiis nito ang lahat 
ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaa- 
sahan ang lahat ng bagay, binabata ang lahat ng ba- 
gay."--1Co 13:4-7. 

“Ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis at ma- 
bait.” Tinitiis nito ang di-kaayaayang mga kalaga- 
yan at ang maling mga pagkilos ng iba, anupat gi- 
nagawa iyon nang may layunin, samakatuwid nga, 
upang itaguyod ang kaligtasan sa bandang huli ni- 
yaong mga gumagawa ng mali o niyaong mga 
kasangkot sa mga kalagayang iyon, at gayundin 
upang ipagbangong-puri, sa katapus-tapusan, ang 
soberanya ni Jehova. (2Pe 3:15) Ang pag-ibig ay 
mabait, anumang kalagayang nakapupukaw ng ga- 
lit ang bumangon. Ang kagaspangan o kabagsikan 
sa bahagi ng isang Kristiyano sa kaniyang pakikitu- 
ngo sa iba ay hindi magdudulot ng anumang kabu- 
tihan. Gayunpaman, ang pag-ibig ay maaari ring 
maging matatag at kumilos nang may katarungan 
alang-alang sa katuwiran. Maaaring disiplinahin ni- 
yaong mga may awtoridad ang mga manggagawa 
ng kamalian, ngunit dapat pa rin silang magpakita 
ng kabaitan. Ang hindi pagpapamalas ng kabaitan 
ay hindi magiging kapaki-pakinabang kapuwa sa di- 
mabait na tagapayo at sa isa na gumagawa ng kali- 
kuan, kundi sa halip, baka pa nga ang huling na- 
banggit ay lalong mapalayo sa pagsisisi at matuwid 
na mga gawa.---Ro 2:4, Efe 4:32, Tit 3:4, 5. 

“Ang pag-ibig ay hindi mapanibughuin. ” Hindi ito 
naiinggit sa mabubuting bagay na dumarating sa 
iba. Nagsasaya ito na makitang ang kaniyang kapu- 
wa ay tumatanggap ng posisyong may higit na pa- 
nanagutan. Hindi ito nayayamot kahit kaaway man 
niya ang tumatanggap ng mabubuting bagay. Ito ay 
bukas-palad. Ang Diyos ay nagpapaulan sa matu- 
wid at sa di-matuwid. (Mat 5:45) Ang mga lingkod 
ng Diyos na may pag-ibig ay kontento sa kanilang 
kalagayan (1Ti 6:6-8) at sa kanilang dako, kaya na- 
man hindi sila lumalampas sa kanilang hangganan 
o may-pag-iimbot man nilang hinahangad ang po- 
sisyon ng iba. Udyok ng pag-iimbot at pagkainggit, 
lumampas si Satanas na Diyablo sa kaniyang hang- 
ganan, anupat hinangad pa nga niyang sambahin 
siya ni Jesu-Kristo.---Luc 4:5-8. 

Ang pag-ibig ay “hindi nagyayabang, hindi nag- 
mamalaki.” Hindi nito hinahangad ang papuri at 
paghanga ng mga nilalang. (Aw 75:4-7: Jud 16) 


PAG-IBIG 


Hindi pilit na ibinababa ng taong may pag-ibig ang 
ibang tao upang magtingin siyang mas dakila. Sa 
halip, dinadakila niya ang Diyos at may-kataimti- 
man niyang pinasisigla at pinatitibay ang ibang 
mga tao. (Ro 1:8, Col 1:3-5, 1Te 1:2, 3) Naliligayahan 
siya na makitang sumusulong ang kaniyang kapuwa 
Kristiyano. At hindi niya ipinaghahambog ang mga 
bagay na gagawin niya. (Kaw 27:1, Luc 12:19, 20, 
San 4:13-16) Natatanto niya na ang lahat ng kani- 
yang nagagawa ay dahil sa lakas na nanggagaling 
kay Jehova. (Aw 34:2: 44:8) Sinabi ni Jehova sa Is- 
rael: “Ang nagyayabang tungkol sa kaniyang sarili 
ay magyabang dahil sa mismong bagay na ito, sa 
pagkakaroon ng kaunawaan at sa pagkakaroon ng 
kaalaman tungkol sa akin, na ako ay si Jehova, ang 
Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan, kataru- 
ngan at katuwiran sa lupa; sapagkat ang mga bagay 
na ito ay kinalulugdan ko.”---Jer 9:24: 1Co 1:31. 

Ang pag-ibig ay “hindi gumagawi nang hin- 
di disente.” Hindi ito nagpapakita ng masamang 
asal. Hindi ito nasasangkot sa di-disenteng paggawi, 
gaya ng seksuwal na pang-aabuso o nakagigitlang 
asal. Hindi ito bastos, mahalay, walang-modo, wa- 
lang-pakundangan, magaspang, o walang-galang 
sa kaninuman. Iniiwasan ng isang taong may pag- 
ibig ang paggawa ng mga bagay na makababaga- 
bag sa kaniyang mga kapatid na Kristiyano, sa 
panlabas na kaanyuan man o sa mga pagkilos. Tina- 
gubilinan ni Pablo ang kongregasyon sa Corinto: 
“Maganap ang lahat ng bagay nang disente at ayon 
sa kaayusan.” (1Co 14:40) Inuudyukan din ng pag- 
ibig ang isa na lumakad nang marangal sa paningin 
ng iba na hindi mga mananampalatayang Kristiya- 
no.--Ro 13:13, 1Te 4:12, 1Ti 3:7. 

Ang pag-ibig ay “hindi naghahanap ng sarili ni- 
tong kapakanan.” Sinusunod nito ang simulain: “Pa- 
tuloy na hanapin ng bawat isa, hindi ang kaniyang 
sariling kapakinabangan, kundi yaong sa ibang tao.” 
(1Co 10:24) Dito makikita ang pagkabahala ng isa sa 
walang-hanggang kapakanan ng iba. Ang taimtim 
na pagkabahalang ito sa iba ang isa sa pinakamala- 
lakas na puwersang nag-uudyok sa pag-ibig at isa 
rin sa pinakamabibisa at may pinakakapaki-pakina- 
bang na mga resulta. Hindi ipinipilit ng taong may 
pag-ibig na gawin ang lahat ng bagay ayon sa kani- 
yang paraan. Sinabi ni Pablo: “Sa mahihina, ako ay 
naging mahina, upang matamo ko ang mahihina. 
Ako ay naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao, 
upang sa anumang paraan ay mailigtas ko ang ilan. 
Ngunit ginagawa ko ang lahat ng bagay alang-alang 
sa mabuting balita, upang maging tagapamahagi 
ako nito sa iba.” (1Co 9:22, 23) Ni iginigiit man ng 
pag-ibig ang “mga karapatan" nito, higit na ikinaba- 
bahala nito ang espirituwal na kapakanan ng ibang 
tao.--Ro 14:13, 15. 


PAG-IBIG 


Ang pag-ibig ay “hindi napupukaw sa galit.” Hin- 
di ito naghahanap ng pagkakataon o ng dahilan 
upang mapukaw sa galit. Hindi ito nauudyukang 
magpakita ng mga silakbo ng galit, na isang gawa 
ng laman. (Gal 5:19, 20) Ang isa na may pag-ibig ay 
hindi kaagad naghihinanakit sa sinabi o ginawa ng 
iba. Hindi siya nangangambang baka masaktan ang 
kaniyang personal na “dignidad.” 


Ang pag-ibig ay (hindi nagbibilang ng pinsala.’ 


(Sa literal, hindi nito “tinutuos ang masamang ba- 
gay”: Int.) Hindi nito itinuturing na ito'y napinsala 
at sa gayon ay itatala nito ang pinsalang iyon bilang 
isang bagay na “nasa mga aklat ng kuwenta,’ upang 
ayusin, o singilin, sa takdang panahon, samantala 
ay hindi maaaring magkaroon ng kaugnayan ang 
napinsala at ang nakapinsala. Magpapabanaag iyan 
ng isang mapaghiganting saloobin, na hinahatulan 
sa Bibliya. (Lev 19:18, Ro 12:19) Ang pag-ibig ay 
hindi nagpaparatang ng masasamang motibo sa iba 
kundi handa itong magpasensiya at magtiwalang 
walang masamang intensiyon ang kaniyang kapu- 
wa.--Ro 14:1, 5. 

Ang pag-ibig ay 'hindi nagsasaya sa kalikuan, 
kundi nakikipagsaya sa katotohanan.” Ang pag-ibig 
ay nakikipagsaya sa katotohanan kahit salungat ito 
sa dating mga pinaniniwalaan o sa binitiwang mga 
pananalita. Nanghahawakan ito sa Salita ng Diyos 
na katotohanan. Lagi itong pumapanig sa tama, 
anupat hindi ito nalulugod sa kamalian, sa mga ka- 
sinungalingan, o sa anumang anyo ng kawalang- 
katarungan, sinuman ang biktima at ito man ay 
isang kaaway. Gayunman, kung ang isang bagay ay 
mali o nagliligaw, ang pag-ibig ay hindi natatakot 
na magsalita alang-alang sa katotohanan at sa ka- 
pakanan ng iba. (Gal 2:11-14) Gayundin, mas gusto 
pa nitong magtiis ng kamalian kaysa gumawa ng isa 
pang kamalian sa pagsisikap na ituwid ang sulira- 
nin. (Ro 12:17, 20) Ngunit kung ang isang tao ay 
may-kawastuang itinuwid ng isa na may awtoridad, 
ang taong maibigin ay hindi papanig, dahil lamang 
sa sentimyento, sa isa na pinarusahan ni hahanapan 
man niya ng pagkakamali ang pagtutuwid o ang isa 
na awtorisado na siyang nagsagawa ng pagtutuwid. 
Ang gayong pagkilos ay hindi pagpapakita ng pag- 
ibig sa indibiduwal na iyon. Maaaring matamo niya 
ang pabor niyaong isa na itinuwid, ngunit makapi- 
pinsala ito sa taong iyon sa halip na makatulong. 

“Tinitiis ng pag-ibig ang lahat ng bagay.” Handa 
itong magbata, magdusa alang-alang sa katuwiran. 
Ang isang literal na salin nito ay, “tinatakpan nito 
ang lahat ng bagay.” (Int) Hindi kaagad na ipagsa- 
sabi sa iba ng isang taong may pag-ibig kung sino 
ang nakagawa ng mali sa kaniya. Kung hindi gaa- 
nong malubha ang pagkakasala, palalampasin niya 
iyon. Kung ito naman ay malubha at ang landasing 
inirekomenda ni Jesus sa Mateo 18:15-17 ay kapit 


608 


dito, susundin niya iyon. Sa gayong mga kaso, kung 
ang kabilang partido ay hihingi ng kapatawaran 
pagkatapos na ang kamalian ay maitawag-pansin 
sa kaniya nang sarilinan, at aayusin ang pinsa- 
lang naidulot niya, ipakikita naman niyaong isa na 
may pag-ibig na ang kaniyang pagpapatawad ay tu- 
nay, na lubusan na nitong tinakpan ang bagay na 
iyon, kung paanong gayundin ang ginawa ng Diyos. 
--Kaw 10:12, 17:9; 1Pe 4:7, 8. 

Pinaniniwalaan ng pag-ibig ang lahat ng bagay.” 
Ang pag-ibig ay may pananampalataya sa mga ba- 
gay na sinabi ng Diyos sa kaniyang Salita ng kato- 
tohanan, ito man ay waring hindi kaayon ng pan- 
labas na kaanyuan ng mga bagay-bagay at ang 
di-sumasampalatayang sanlibutan man ay nanlili- 
bak. Ang pag-ibig na ito, lalo na kapag iniuukol sa 
Diyos, ay isang pagkilala sa kaniyang pagkamata- 
pat, salig sa kaniyang rekord ng katapatan at pag- 
kamaaasahan, kung paanong nakikilala at iniibig 
natin ang isang tunay at tapat na kaibigan at hindi 
tayo nag-aalinlangan kapag nagsabi siya sa atin ng 
isang bagay na hindi natin mapatutunayan. (Jos 
23:14) Pinaniniwalaan ng pag-ibig ang lahat ng si- 
nasabi ng Diyos, bagaman maaaring hindi nito na- 
iintindihan iyon nang lubusan, at handa itong mag- 
hintay nang may pagtitiyaga hanggang sa ang 
bagay na iyon ay maipaliwanag nang mas detalya- 
do o hanggang sa magkaroon ng maliwanag na 
pagkaunawa rito. (1Co 13:9-12, 1Pe 1:10-13) Nag- 
titiwala rin ang pag-ibig na pinapatnubayan ng 
Diyos ang kongregasyong Kristiyano at ang kani- 
yang inatasang mga lingkod anupat sinusuporta- 
han nito ang kanilang mga pasiya salig sa Salita ng 
Diyos. (1Ti 5:17: Heb 13:17) Gayunman, ang pag- 
ibig ay hindi labis na mapaniwalain, sapagkat sinu- 
sunod nito ang payo ng Salita ng Diyos na “subukin 
ang mga kinasihang kapahayagan upang makita 
kung ang mga ito ay nagmumula sa Diyos,” at sinu- 
subok nito ang lahat ng bagay ayon sa panukat ng 
Bibliya. (1Ju 4:1, Gaw 17:11, 12) Ang pag-ibig ay 
gumaganyak ng pagtitiwala sa tapat na Kristiya- 
nong mga kapatid ng isa, hindi sila paghihinalaan 
o pagdududahan ng isang Kristiyano malibang lu- 
busang napatunayan na mali sila.--2Co 2:3, Gal 
5:10: Flm 21. 

Inaasahan ng pag-ibig ang lahat ng bagay.’ Ina- 
asahan nito ang lahat ng bagay na ipinangako ni Je- 
hova. (Ro 12:12: Heb 3:6) Patuloy itong gumagawa, 
anupat matiyagang hinihintay na si Jehova ang 
magpabunga at magpalago sa mga bagay-bagay. 
(1Co 3:7) Inaasahan ng isang taong may pag-ibig na 
gagawin ng kaniyang mga kapatid na Kristiyano 
ang pinakamabuti anumang kalagayan ang duma- 
ting sa kanila, kahit ang ilan ay maaaring may ma- 
hinang pananampalataya. Natatanto niya na kung 
matiisin si Jehova sa gayong mahihina, dapat la- 


609 


mang na gayunding saloobin ang taglayin niya. 
(2Pe 3:15) At patuloy niyang inaakay yaong mga ti- 
nutulungan niyang matuto ng katotohanan, anupat 
umaasa at naghihintay na pakilusin sila ng espiritu 
ng Diyos upang paglingkuran Siya. 

“Binabata ng pag-ibig ang lahat ng bagay.’ Kaila- 
ngan ang pag-ibig upang maingatan ng isang Kris- 
tiyano ang kaniyang integridad sa Diyos na Jehova. 
Sa kabila ng anumang maaaring gawin ng Diyablo 
upang subukin ang tibay ng debosyon at katapatan 
sa Diyos ng Kristiyanong iyon, ang pag-ibig ay 
magbabata sa paraan na makapananatili siyang ta- 
pat sa Diyos.---Ro 5:3-5, Mat 10:22. 

“Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo.” Hin- 
di ito kailanman magwawakas o maglalaho. Dahil sa 
bagong kaalaman at pagkaunawa, maaaring ang 
mga bagay na dati nating pinaniniwalaan ay maitu- 
wid, nagbabago ang pag-asa habang natutupad ang 
mga bagay na inaasahan at nagkakaroon ng mga 
bagong bagay na aasahan, ngunit ang pag-ibig ay 
laging nananatili sa kalubusan nito at patuloy pang 
tumitibay nang tumitibay.-- 1Co 13:8-13. 

"Panahon ng Pag-ibig.” Ang dapat lamang 
pagkaitan ng pag-ibig ay yaong mga ipinakikita 
ni Jehova bilang di-karapat-dapat tumanggap nito, 
o yaong mga namimihasa sa landasin ng kasamaan. 
Ang pag-ibig ay ipamamalas sa lahat ng tao hang- 
gang sa ipakita nila na kinapopootan nila ang Diyos. 
Doon magwawakas ang panahon ng pagpapakita ng 
pag-ibig sa kanila. Kapuwa ang Diyos na Jehova at 
si Jesu-Kristo ay umiibig sa katuwiran at napopoot 
sa katampalasanan. (Aw 45:7: Heb 1:9) Yaong mga 
masidhing napopoot sa tunay na Diyos ay hindi da- 
pat pagpakitaan ng pag-ibig. Ang totoo, walang ka- 
butihang idudulot kahit patuloy na magpamalas ng 
pag-ibig sa mga iyon, sapagkat ang mga napopoot 
sa Diyos ay hindi tutugon sa pag-ibig ng Diyos. (Aw 
139:21, 22, Isa 26:10) Dahil dito, wasto lamang na 
mapoot ang Diyos sa kanila at mayroon siyang isang 
panahon upang kumilos laban sa kanila.--Aw 21: 
8, 9: Ec 3:1, 8. 

Mga Bagay na Hindi Dapat Ibigin. Sumulat 
ang apostol na si Juan: “Huwag ninyong ibigin ang 
sanlibutan o ang mga bagay man na nasa sanlibu- 
tan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, 
ang pag-ibig sa Ama ay wala sa kaniya, sapagkat 
ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan---ang pagna- 
nasa ng laman at ang pagnanasa ng mga mata at 
ang pagpaparangya ng kabuhayan ng isa---ay hindi 
nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibu- 
tan.” (1Ju 2:15, 16) Nang maglaon ay sinabi niya, 
“ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng 
isa na balakyot.” (1Ju 5:19) Dahil dito, yaong mga 
umiibig sa Diyos ay napopoot sa bawat balakyot na 
lakad.--Aw 101:3; 119:104, 128, Kaw 8:13, 13:5. 


PAG-IBIG 


Bagaman ipinakikita ng Bibliya na dapat ibigin ng 
asawang lalaki at ng asawang babae ang isa't isa at 
na kalakip sa pag-ibig na ito ang pagsisiping (Kaw 5: 
18, 19; 1Co 7:3-5), itinatawag-pansin din nito na 
mali na masangkot ang isa sa seksuwal na pag-ibig 
sa hindi niya asawa, isang gawaing makalaman at 
makasanlibutan. (Kaw 7:18, 19, 21-23) Ang isa pang 
bagay na makasanlibutan ay ang materyalismo, ang 
“pag-ibig sa salapi” (philargyri'a, sa literal, “pagka- 
giliw sa pilak”: Int), na isang ugat ng lahat ng uri ng 
nakapipinsalang mga bagay.---1Ti 6:10, Heb 13:5. 

Nagbabala si Jesu-Kristo laban sa paghahanap ng 
kaluwalhatian mula sa mga tao. Mariin niyang tinu- 
ligsa ang mapagpaimbabaw na relihiyosong mga li- 
der ng mga Judio sapagkat nais nilang manalangin 
nang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulu- 
kan ng malalapad na daan upang makita ng mga tao 
at iniibig nila ang tanyag na mga dako sa mga ha- 
punan at ang mga upuan sa unahan sa mga sinago- 
ga. Itinawag-pansin niya na tinanggap na nila nang 
lubos ang kanilang gantimpala, yaong kanilang ini- 
ibig at ninanasa, samakatuwid nga, ang karangalan 
at kaluwalhatian mula sa mga tao, dahil dito, hindi 
na sila dapat tumanggap ng anumang gantimpala 
mula sa Diyos. (Mat 6:5, 23:2, 5-7: Luc 11:43) Ang 
ulat ay kababasahan: “Marami maging sa mga taga- 
pamahala ang talagang nanampalataya [kay Jesus], 
ngunit dahil sa mga Pariseo ay hindi nila siya ipina- 
pahayag, upang hindi sila matiwalag mula sa sina- 
goga: sapagkat inibig nila ang kaluwalhatian ng tao 
nang higit pa kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos.”--Ju 
12:42, 43, 5:44. 

Nang nakikipag-usap sa mga alagad, sinabi ni Je- 
sus: “Siya na may paggiliw [phi-lon'] sa kaniyang ka- 
luluwa ang pupuksa nito, ngunit siya na napopoot sa 
kaniyang kaluluwa sa sanlibutang ito ang mag- 
iingat nito para sa buhay na walang hanggan.” (Ju 
12:23-25) Ang isang tao na mas gustong mag-ingat 
ng kaniyang buhay sa ngayon sa halip na maging 
handang ibigay ang kaniyang buhay bilang isang 
tagasunod ni Kristo ay mawawalan ng buhay na 
walang hanggan, ngunit ang isa na nagtuturing sa 
buhay sa sanlibutang ito bilang pangalawahin, at 
umiibig kay Jehova at kay Kristo at sa kanilang ka- 
tuwiran nang higit sa anupamang bagay, ay tatang- 
gap ng buhay na walang hanggan. 

Kinapopootan ng Diyos ang mga sinungaling, sa- 
pagkat wala silang pag-ibig sa katotohanan. Ipina- 
hayag niya sa apostol na si Juan sa pangitain: “Sa la- 
bas [ng banal na lunsod, ang Bagong Jerusalem] ay 
naroon ang mga aso at ang mga nagsasagawa ng 
espiritismo at ang mga mapakiapid at ang mga ma- 
mamaslang at ang mga mananamba sa idolo at ang 
bawat isa na umiibig [phi-lon'] at gumagawa ng ka- 
sinungalingan.”---Apo 22:15, 2Te 2:10-12. 


PAGIEL 


Maaaring Lumamig ang Pag-ibig ng Isa. 
Nang sabihin ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga 
alagad ang mga bagay na magaganap, binanggit 
niya na ang pag-ibig (agape) ng marami na nag- 
aangking naniniwala sa Diyos ay lalamig. (Mat 24: 
3, 12) Sinabi ng apostol na si Pablo na, bilang baha- 
gi ng mga panahong mapanganib na darating, ang 
mga tao ay magiging “mga maibigin sa salapi.” (2Ti 
3:1, 2) Samakatuwid, maliwanag na maaaring ma- 
kaligtaan ng isang tao ang tamang mga simulain at 
maglaho ang wastong pag-ibig na dati niyang tag- 
lay. Idiniriin nito ang kahalagahan ng palagiang 
pagpapakita at paglinang ng pag-ibig sa pamamagi- 
tan ng pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos at sa 
paghubog sa buhay ng isa ayon sa Kaniyang mga 
simulain.--Efe 4:15, 22-24. 


PAGIEL [Pagharap sa Diyos]. Pinuno ng tribo ni 
Aser noong nasa ilang: anak ni Ocran. (Bil 1:13, 16) 
Tumulong siya kay Moises sa pagkuha ng unang 
sensus ng Israel, naghandog ng kaniyang handog 
sa pagpapasinaya ng altar ng tabernakulo, at hu- 
mawak sa militar na pamamahala sa kaniyang tri- 
bo.--Bil 1:4, 5, 13, 17-19, 2:27, 28, 7:11, 72-77: 
10:26. 


PAG-IIKID [sa Ingles, spinning]. Ang proseso 
ng paghatak at pagpilipit sa mga hibla ng halaman 
o balahibo ng hayop, gaya ng lino, bulak, balahibo 
ng tupa, at balahibo ng kambing, upang maging si- 
nulid o estambre. Ang mga inikid na sinulid ay gi- 
nagamit noon sa paghahabi, pananahi, pagbuburda, 
o sa paggawa ng lubid. 

Sa mga Hebreo at sa iba pang mga tao noon, pa- 
nulid at kidkiran ang ginagamit sa prosesong ito. Si- 
nasabi tungkol sa asawang babae na may kakaya- 
han: “Ang kaniyang mga kamay ay iniuunat niya sa 
panulid, at tinatanganan ng kaniyang mga kamay 
ang kidkiran.” (Kaw 31:19) Ang panulid [sa Ingles, 
distaff] ay isang patpat kung saan maluwag na na- 
kapaikot ang mga hiblang nalinisan at nasuyuran 
o kininis (Isa 19:9). Nagkakaiba-iba ang mga pama- 
maraan, ngunit ang isa sa mga ito ay ang paghawak 
sa panulid sa kaliwang kamay. Hinahatak mula roon 
ang mahaba-habang mga hibla at ikinakabit sa kid- 
kiran [sa Ingles, spindle]. Ang kidkiran naman ay 
isang mas maikling patpat na may pangawit sa 
isang dulo na pinagkakabitan ng mga hibla at isang 
whorl] (isang lapad at bilog na bagay na yari sa ma- 
bigat na materyal na gaya ng bato) na malapit sa 
kabilang dulo. Gamit ang kaniyang kanang kamay, 
pinaiikot ng mang-iikid ang nakabiting kidkiran, sa 
gayo'y napipilipit ang mga hibla upang maging si- 
nulid. Pagkatapos, ang inikid na sinulid na ito ay ipi- 
nupulupot sa puluhan ng kidkiran at hinihigpitan. 
Mmuulit-ulit ang proseso hanggang sa ang lahat ng 


610 


mga hibla sa panulid ay maging isang pagkahaba- 
habang sinulid. 

Sa sinaunang Ehipto, kapuwa nag-iikid ng sinulid 
ang mga lalaki at mga babae, ngunit sa mga Heb- 
reo, waring ang pag-iikid ay pangunahing ginaga- 
wa ng mga kababaihan. Nagkapribilehiyo ang mga 
babaing Israelita na mag-ikid at mag-abuloy ng 
mga materyales para sa pagtatayo ng tabernakulo. 
--Exo 35:25, 26. 

Tinukoy ni Jesu-Kristo ang pag-iikid noong himu- 
kin niya ang kaniyang mga alagad na huwag maba- 
lisa nang labis tungkol sa kanilang pananamit, kun- 
di magtiwala na daramtan sila ng Diyos. Sinabi ni 
Jesus: “Pansinin ninyong mabuti kung paanong tu- 
mutubo ang mga liryo, hindi sila nagpapagal ni 
nag-iikid, ngunit sinasabi ko sa inyo, Kahit si Solo- 
mon sa kaniyang buong kaluwalhatian ay hindi na- 
gayakan na gaya ng isa sa mga ito.”--Luc 12:27, 28, 
Mat 6:28-30. 


PAG-IINGAT. Ang pangangalaga sa anumang 
bagay bilang legal na pananagutan. 

Ang kautusan sa Bibliya na buong-linaw na nag- 
papaliwanag sa mga pananagutan ng isang taga- 
pag-ingat ay binabalangkas sa Exodo 22:10-13, may 
kinalaman sa mga hayop na ipinagkatiwala sa iba. 
Ang kautusang ito, na walang alinlangang ibinatay 
sa isang mas naunang kautusan ng mga patriyarka 
(Gen 31:39), ay nagsasabi: “Kung ang isang tao ay 
magbigay sa kaniyang kapuwa ng . . . anumang 
alagang hayop upang ingatan, at ito ay mamatay 
o mapilayan o matangay habang walang sinumang 
nakatingin, . . . ang isang iyon ay hindi magbaba- 
yad. Ngunit kung ang mga iyon ay talagang nina- 
kaw sa kaniya, siya ay magbabayad sa may-ari ng 
mga iyon. Kung iyon ay talagang nilapa ng maba- 
ngis na hayop, dadalhin niya iyon bilang katibayan. 
Ang nilapa ng mabangis na hayop ay hindi niya ba- 
bayaran.”--Ihambing ang Gen 30:31. 

Kapag sinabi ng isang pastol o tagapag-alaga ng 
kawan na iingatan o babantayan niya ang isang ka- 
wan o bakahan, ipinakikita niya na legal niyang 
tinatanggap ang pangangalaga sa mga hayop na ito. 
Ginagarantiyahan niya sa may-ari na ang mga ito 
ay pakakainin at hindi mananakaw, kung hindi ay 
babayaran niya ang mga ito. Gayunman, hindi lubu- 
san ang kaniyang pananagutan, sapagkat pinawa- 
walang-sala ng nabanggit na kautusan ang tagapag- 
alaga sakaling may mangyari na talagang hindi 
kontrolado ng tao, gaya ng pagsalakay ng mababa- 
ngis na hayop. Ngunit upang hindi siya managot bi- 
lang tagapag-ingat, kailangan siyang magharap ng 
katibayan sa may-ari, gaya halimbawa ng nilapang 
bangkay ng hayop. Ang may-ari naman, kapag na- 
suri na niya ang katibayan, ay dapat magbigay 
ng desisyon na ang tagapag-ingat ay walang-sala. 


611 


Sa pangkalahatan, kumakapit din ang simulaing 
ito sa anumang pag-aari na ipinagkatiwala, ma- 
ging sa mga kaugnayang pampamilya. Halimbawa, 
ang pinakamatandang kapatid na lalaki ang itinutu- 
ring na legal na tagapag-alaga ng kaniyang nakaba- 
batang mga kapatid. Kaya naman mauunawaan na- 
tin ang pagkabahala ng panganay na si Ruben para 
sa buhay ni Jose, gaya ng nakaulat sa Genesis 
37:18-30, nang magbalak ang iba pa niyang mga ka- 
patid na patayin ito. “Sinabi niya: ‘Huwag nating pa- 
tayin ang kaniyang kaluluwa.” . . . “Huwag kayong 
magbubo ng dugo. . . . huwag ninyo siyang pagbu- 
hatan ng marahas na kamay.’ Ang layunin niya ay 
iligtas siya mula sa kanilang kamay upang maibalik 
siya sa kaniyang ama.” At nang matuklasan ni Ru- 
ben na wala na si Jose, lubha siyang nabalisa anu- 
pat “hinapak niya ang kaniyang mga kasuutan” at 
bumulalas: “Ang bata ay wala na! At ako---saan nga 
ako paroroon?” Alam niya na maaari siyang papa- 
nagutin sa pagkawala ni Jose. Upang makaiwas sila 
sa pananagutan, may-katusuhang kumatha ng kati- 
bayan ang magkakapatid upang palabasin na isang 
mabangis na hayop ang pumatay kay Jose. Sa ga- 
yon, binasa nila sa dugo ng kambing ang guhit- 
guhit na kasuutan ni Jose. Pagkatapos ay dinala nila 
ang katibayang ito kay Jacob, ang kanilang ama at 
patriyarkang hukom, na nagpawalang-sala naman 
kay Ruben mula sa anumang pananagutan yamang 
ipinalagay niya na napatay si Jose, batay sa dugu- 
ang kasuutan nito na iniharap ng kaniyang mga ka- 
patid bilang katibayan.---Gen 37:31-33. 


PAG-IISIP. Kakayahan ng utak na ginagamit 
natin sa pagtitipon ng impormasyon, pangangatu- 
wiran, at pagbuo ng mga konklusyon. Ang salitang 
“pag-iisip” ay salin ng ilang magkakaugnay na sali- 
tang Griego na nagpapahiwatig ng mga katangian 
ng isip, gaya ng kakayahan sa pag-iisip, talino o ka- 
talinuhan, mental na pang-unawa, pangangatuwi- 
ran, kaisipan, intensiyon, alaala, kalagayan ng isip 
o pangmalas, opinyon o palagay, hilig ng kaisipan, 
pangkaisipang saloobin, at kakayahang pangkaisi- 
pan. Bagaman kung minsa'y ginagamit ng ilang sa- 
lin ang salitang “pag-iisip,” ang ginagamit naman 
ng ibang mga salin ay ang deskriptibo at espesipi- 
kong mga termino na kababanggit lamang. Sa ilang 
dako sa tekstong Hebreo, ang mga salita para sa 
“alalahanin” at “isaalang-alang” ay maaaring isalin 
bilang “ingatan sa isipan” at “nasa isip” o “isipin.” Sa 
Hebreong Kasulatan, ang “pag-iisip” ay lumilitaw sa 
ilang bersiyon bilang salin ng mga salitang Hebreo 
na ang literal at angkop na kahulugan ay “puso,” 
“kaluluwa,” at “espiritu.”--Ihambing ang Deu 4:39, 
tlb sa Rbi; 2Ha 9:15, Ro, Eze 20:32, JB, tingnan 
ang Puso. 


PAG-IISIP 


“Magbago sa Puwersa na Nagpapakilos sa In- 
yong Pag-iisip. Ang pag-iisip ng di-sakdal na 
tao ay likas na nakahilig sa maling kaisipan. Tinata- 
wag ito ng Bibliya na “makalamang takbo ng pag- 
iisip.” (Col 2:18) Pinaalalahanan ang mga Kristiyano 
na sila ay dating mga kaaway ng Diyos dahil ang 
kanilang mga pag-iisip noon ay nasa mga gawang 
balakyot.---Col 1:21. 

Ang pag-iisip ng taong “pisikal” (sa literal, “maka- 
kaluluwa”), na naiiba sa taong “espirituwal,” ay na- 
kakiling sa materyal na mga bagay. Ang puwersa 
na nagpapakilos sa kaniyang pag-iisip ay resulta ng 
pagmamana at ng mga bagay na itinuro sa kaniya 
at naranasan niya. Kapag napapaharap siya sa isang 
pagpapasiya, ikinikiling ng puwersang ito ang ka- 
niyang pag-iisip tungo sa pagiging materyalistiko 
o makalaman. Kaya naman, ang mga Kristiyano ay 
inuutusang “magbago . . . sa puwersa [espiritu] na 
nagpapakilos sa inyong pag-iisip.” (Efe 4:23) Sa pa- 
mamagitan ng pag-aaral ng Salita ng katotohanan 
mula sa Diyos at sa pamamagitan ng pagkilos ng es- 
piritu ng Diyos, ang nagpapakilos na puwersang ito 
ay maaaring baguhin upang ang nangingibabaw na 
pangkaisipang saloobin ng isang tao ay maikiling sa 
tamang direksiyon. Sa gayon, kapag napapaharap sa 
isang pagpapasiya ang taong iyon, ikikiling ng pu- 
wersang ito ang kaniyang pag-iisip sa isang angkop 
na landasing espirituwal. (1Co 2:13-15) Kaya naman 
ang taong iyon ay nagkakaroon ng “pag-iisip ni 
Kristo,” yamang si Kristo noon ay laging pinakikilos 
ng tamang puwersa, anupat laging espirituwal ang 
kaniyang hilig ng kaisipan.---1Co 2:16, Ro 15:5. 

Hindi sapat ang basta kaalaman o talino upang 
ang isa ay magtamo ng pagsang-ayon ng Diyos. 
Hindi sapat ang mga ito upang mabago ang pag- 
iisip tungo sa kung ano ang kalooban ng Diyos. (Ro 
12:2) Sinasabi ni Jehova: “Paglalahuin ko ang karu- 
nungan ng mga taong marurunong, at ang katali- 
nuhan ng mga taong matatalino ay itatakwil ko.” 
(1Co 1:19) Kailangan ang tulong ng espiritu ng 
Diyos upang magtamo ng tunay na pagkaunawa 
(Kaw 4:5-7: 1Co 2:11), karunungan, at katinuan. 
- Efe 1:8, 9. 

Ang ‘Kautusan ng Pag-iisip.” Ang kautu- 
sang pumapatnubay sa pagkilos ng binagong pag- 
iisip na ito ay tinatawag ng apostol na si Pablo bi- 
lang kautusan ng pag-iisip. Ito ang kumokontrol sa 
bagong pag-iisip ayon sa “kautusan ng Diyos,” at 
nalulugod ang bagong pag-iisip sa kautusang ito. 
Ngunit ang “kautusan ng kasalanan” na kumikilos 
sa makasalanang laman ay nakikipaglaban sa 'kau- 
tusan ng pag-iisip, at dahil dito ay may patuluyang 
labanan sa loob ng isang Kristiyano. Maaari kaya 
siyang magtagumpay? Oo, “salamat sa Diyos sa 
pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon!” 


PAG-IISIP 


Salig sa haing pantubos ni Kristo, ang di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos ay naglalaan ng ka- 
patawaran para sa mga kasalanan ng laman at, ga- 
yundin, ng tulong ng banal na espiritu. Naiiba ang 
kalagayan ng Kristiyano kaysa sa di-Kristiyano, 
gaya ng sinabi ni Pablo: “Sa gayon nga, sa aking 
pag-iisip ay alipin ako ng kautusan ng Diyos, ngu- 
nit sa aking laman ay sa kautusan ng kasalanan.” 
--Ro 7:21-25, Gal 5:16, 17. 

Paano magwawagi ang pag-iisip sa pagbabakang 
ito? Nililinaw pa ng apostol ang bagay na ito sa pag- 
sasabing: “Yaong mga kaayon ng laman ay nagtutu- 
on ng kanilang mga kaisipan sa mga bagay ng la- 
man, ngunit yaong mga kaayon ng espiritu ay sa 
mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang pagsasaisip ng 
laman ay nangangahulugan ng kamatayan, ngunit 
ang pagsasaisip ng espiritu ay nangangahulugan ng 
buhay at kapayapaan, sapagkat ang pagsasaisip ng 
laman ay nangangahulugan ng pakikipag-alit sa 
Diyos, sapagkat hindi ito [ang makasalanang di- 
sakdal na laman] napasasakop sa kautusan ng Diyos, 
ni maaari mang magkagayon. .. . Ngayon, kung 
ang espiritu niya na nagbangon kay Jesus mula sa 
mga patay ay tumatahan sa inyo, bubuhayin din ni- 
yaong nagbangon kay Kristo Jesus mula sa mga pa- 
tay ang inyong mortal na mga katawan sa pamama- 
gitan ng kaniyang espiritu na nananahan sa inyo.” 
--Ro 8:5-11. 

Ang “Pakahulugan” ng Espiritu. Sa Roma 8: 
26, 27, ipinakikita ni Pablo na kapag nananalangin 
ang mga lingkod ng Diyos, maaaring hindi nila la- 
ging nalalaman nang eksakto kung ano ang dapat 
nilang ipanalangin ayon sa kanilang pangangai- 
langan. Ngunit batid ng Diyos na hangad nilang 
mangyari ang kaniyang kalooban. Alam din niya 
kung ano ang kailangan ng kaniyang mga lingkod. 
Pinangyari ng Diyos noon na maiulat sa kaniyang 
Salita ang maraming kinasihang panalangin, anu- 
pat ipinakikita ng mga ito kung ano ang kaniyang 
kalooban o pag-iisip para sa kanila. Samakatuwid, ti- 
natanggap niya ang kinasihang mga panalanging 
ito bilang nagpapahayag ng mga bagay na nais hi- 
lingin at ipanalangin ng kaniyang bayan, kung kaya 
tinutupad niya ang mga ito. Kilala ng Diyos ang 
mga taong may matuwid na puso at alam din niya 
ang pakahulugan ng mga bagay na pinangyari ni- 
yang salitain ng kaniyang espiritu sa pamamagitan 
ng mga manunulat ng Bibliya. Alam niya kung ano 
ang “pakahulugan [pag-iisip, kaisipan] ng espiritu” 
kapag ang espiritu ay “nakikiusap,” o namamagitan, 
para sa kanila. 

Pag-ibig sa Pamamagitan ng Pag-iisip. Ini- 
hula ni Jehova ang paggawa ng isang bagong tipan 
na sa ilalim niyaon ay kikilos ang banal na espiritu 
upang maisulat ang kaniyang mga kautusan sa mga 


612 


pag-iisip at mga puso ng kaniyang bayan. (Heb 8: 10, 
10:16) Sa ganitong paraan, maaari nilang tuparin 
ang dalawang utos na dito ay nakasalalay ang bu- 
ong Kautusan at ang mga Propeta, samakatuwid 
nga, na “iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang 
iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at 
nang iyong buong pag-iisip, at ang iyong kapuwa 
gaya ng iyong sarili.” (Mat 22:37-40, Luc 10:27, 28) 
Dapat ibigin ng isang tao ang Diyos nang kaniyang 
buong puso (ang mga pagnanasa, damdamin, at 
mga emosyon ng panloob na personalidad), nang 
kaniyang buong kaluluwa (ang kaniyang buhay at 
buong pagkatao), at nang kaniyang buong pag-iisip 
(ang kaniyang mental na mga kakayahan). Ang hu- 
ling parirala ay nangangahulugan na hindi lamang 
dapat umibig ang mga lingkod ng Diyos sa pama- 
magitan ng kanilang mga damdamin, emosyon, at 
lakas kundi dapat din nilang gamitin nang puspu- 
san ang kanilang mga pag-iisip upang kumuha ng 
kaalaman tungkol sa Diyos at kay Kristo (Ju 17:3), 
upang umunawa (Mar 12:33; Efe 3:18), upang pag- 
lingkuran ang Diyos at isagawa ang kaniyang mga 
layunin, at upang makibahagi sa paghahayag ng 
mabuting balita. Pinapayuhan sila na “panatilihing 
nakatuon ang kanilang mga pag-iisip sa mga bagay 
na nasa itaas’ (Col 3:2), 'bigkisan ang kanilang mga 
pag-iisip ukol sa gawain,” at “panatilihing lubos ang 
kanilang katinuan.” (1Pe 1:13) Natanto ng apostol na 
si Pedro na mahalagang 'gisingin ang kanilang ma- 
linaw na kakayahan sa pag-iisip upang maingatan 
nila sa isipan ang mga bagay na kanilang natutu- 
han. (2Pe 3:1, 2) Dapat nilang ingatang malapit sa 
isipan ang pagkanaririto ng araw ni Jehova. ---2Pe 
3:11, 12. 

Noong nagsasalita si Pablo tungkol sa makahi- 
malang mga kaloob ng espiritu na isinasagawa sa 
sinaunang kongregasyong Kristiyano, idiniin niya 
ang pangangailangang gamitin ang pag-iisip. Sinabi 
niya na kung mananalangin siya sa isang wika na 
hindi naman niya maisasalin, ang kaniyang pag- 
iisip ay di-mabunga. Bukod dito, kung aawit siya ng 
mga papuri sa gayunding paraan, paano nito matu- 
tulungan ang nakikinig na hindi nakauunawa sa wi- 
kang iyon? Dahil dito, sinabi niya na mas nanaisin 
niyang magsalita ng limang salita mula sa kaniyang 
pag-iisip, upang maturuan niya ang iba, kaysa sam- 
pung libong salita sa isang wika. Pagkatapos ay hi- 
nimok niya ang kaniyang mga kapatid na maging 
hustong-gulang sa mga kakayahan ng pang-unawa. 
--1Co 14:13-20. 

Ang mga lingkod ni Jehova ay inuutusang 'lubos 
na magkaisa sa iisang pag-iisip at sa iisang takbo 
ng kaisipan.” (1Co 1:10, Fil 2:2, 1Pe 3:8) Sabihin pa, 
nangangahulugan ito ng pagkakaisa sa mga ba- 
gay na may kinalaman sa dalisay na pagsamba, 
ang mahahalagang bagay, at hindi sa indibiduwal 


613 


na mga kagustuhan o sa maliliit na bagay na ma- 
lulutas kapag naabot na ang pagkamaygulang. (Ro 
14:2-6, 17) Dapat silang “magkaroon ng magkatu- 
lad na kaisipan sa Panginoon” (Fil 4:2), at huwag 
magtalu-talo, kundi “mag-isip nang magkakasuwa- 
to.”--2Co 13:11. 

Dapat sikapin ng mga Kristiyano na makilala 
nang higit ang Diyos, ayon sa kung ano ang isinisi- 
walat niya hinggil sa kaniyang pag-iisip sa mga 
bagay-bagay. (Ro 11:33, 34: 16:25, 26) At dapat 
silang magkaroon ng pangkaisipang saloobin ni 
Jesu-Kristo sa pagkamasunurin at kapakumbabaan, 
sa gayo'y tataglayin nila “ang pag-iisip ni Kristo.” 
(1Co 2:15, 16) Nagpayo si Pedro: “Yamang si Kristo 
ay nagdusa sa laman, magsakbat din kayo sa in- 
yong sarili ng gayunding disposisyon ng kaisipan.” 
—1Pe 4:1. 

Pagpurol o Pagsama ng Pag-iisip. Palibha- 
sa'y hindi lubusang nakatuon kay Jehova ang kani- 
lang mga puso, ang mga Israelita sa Bundok Sinai 
ay naging mapurol sa mental na pang-unawa, gaya 
rin niyaong mga patuloy na nanghahawakan sa Ka- 
utusan matapos itong pawiin ng Diyos sa pamama- 
gitan ni Jesus. (2Co 3:13, 14) Hindi nila natanto na si 
Jesus ang isa na pinatutungkulan ng Kautusan. (Col 
2:17) Kung tungkol sa mga taong tumangging kila- 
lanin ang Diyos ayon sa tumpak na kaalaman kun- 
di sumamba sa mga bagay na nilalang, “ibinigay 
sila ng Diyos sa isang di-sinang-ayunang kalagayan 
ng isip”, nasa kadiliman ang kanilang isip, anupat 
gumagawa ng lahat ng uri ng walang-pakinabang 
at di-angkop na mga bagay. (Ro 1:28, Efe 4:17, 18) 
Kahit noong panahon ni Moises, ang katotohanan ay 
sinalansang ng mga taong napasama ang pag-iisip, 
at nang maglaon, nilabanan ng gayong mga tao ang 
tunay na Kristiyanismo, anupat ang ilan ay nag- 
angkin pa ngang mga Kristiyano, samantalang nag- 
sisikap na hati-hatiin at gambalain ang mga kongre- 
gasyon. (2Ti 3:8, Fil 3:18, 19, 1Ti 6:4, 5) Palibhasa'y 
nadungisan ang kanilang mga pag-iisip at ang kani- 
lang mga budhi, walang anumang malinis sa kani- 
la. Kaya naman nagsasalita sila ng di-mapakikina- 
bangan sa pagsisikap na linlangin ang mga pag-iisip 
ng mga tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng 
pagdadala sa mga ito sa pagkaalipin sa mga ideya 
ng mga tao. (Tit 1:10-16) Ito ang dahilan kung bakit 
mahalaga para sa lahat ng mga Kristiyano, at parti- 
kular na para sa mga may mabibigat na posisyon, 
na maging matino ang pag-iisip.--Ro 12:3, 1Ti 3:2, 
Tit 2:6, 1Pe 4:7. 

“Ang diyos ng sistemang ito ng mga bagay,” 
ang Diyablo, ang may-pananagutan sa pagbulag sa 
mga pag-iisip ng mga di-sumasampalataya upang 
hindi makatagos ang kaliwanagan ng mabuting ba- 
lita tungkol sa Kristo. (2Co 4:4) Kung gayon, may 


PAGKABAOG 


panganib na madaya ng pangunahing kaaway na 
ito ng Diyos ang mga Kristiyano sa pamamagitan 
ng kaniyang katusuhan, upang pasamain ang kani- 
lang mga pag-iisip palayo “sa kataimtiman at sa 
kalinisan na nauukol sa Kristo.” (2Co 11:3) Kaya na- 
man ang mga Kristiyano ay kailangang magpakita 
ng pagkakaisa ng pag-iisip at pagkamakatuwiran, 
anupat patuloy na nananalangin, upang ang kapa- 
yapaan ng Diyos “na nakahihigit sa lahat ng kaisi- 
pan” ay magbantay sa kanilang mga kakayahang 
pangkaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.---Fil 
4:2, 5-7. 

Pagpapagaling at Pagbubukas ng Pag-iisip. 
Isinauli ni Jesus ang katinuan ng pag-iisip ng isang 
lalaking inaalihan ng mga demonyo, sa gayo'y ipi- 
nakita niya ang kaniyang kapangyarihang gawin ito 
kahit doon sa mga nabaliw dahil sa impluwensiya 
ng mga demonyo.---Mar 5:15, Luc 8:35. 

Magagawa rin niyang buksan ang mga pag-iisip 
niyaong mga may pananampalataya upang main- 
tindihan nila ang kahulugan ng Kasulatan. (Luc 
24:45) Ang mga taong mahiyain o nakadaramang 
hindi sila matalino ay maaaring maaliw sa mga sa- 
lita ng apostol na si Juan: “Alam natin na ang Anak 
ng Diyos ay dumating, at binigyan niya tayo ng ta- 
lino upang tamuhin natin ang kaalaman sa isa na 
tunay [ang Diyos na Jehova].”-- Ju 5:20. 

Ipinakita ni Pablo sa kongregasyon sa Corinto 
na siya ay matino sa pag-iisip bagaman sa kani- 
lang paningin ay tila 'nasisiraan siya ng kaniyang 
isip (o, “wala sa sarili niya’) nang maghambog siya 
hinggil sa kaniyang mga kredensiyal bilang apostol, 
isang bagay na hindi karaniwang gagawin ng isang 
Kristiyano. Ipinaliwanag niya na napilitan siyang 
gawin ito upang maibalik sila sa Diyos, upang mai- 
ligtas sila at hindi sila mapalayo. Ito ay dahil nagtu- 
on sila ng pansin sa mga bulaang apostol at naiba- 
ling sa maling direksiyon.--2Co 5:13, 11:16-21, 12: 
11, 12, 19-21, 13:10. 


PAGKABAOG.. Ang ideya ng kawalang-kaka- 
yahang magluwal ng anak ay itinatawid ng mga sa- 
litang Hebreo na @qar” at galimudh' (“'baog”, Gen 
11:30, Isa 49:21). Bukod dito, sa Kawikaan 30:16, 
ang pagkabaog ay literal na inilalarawan bilang 
“pagkapigil ng bahay-bata.” (Tlb sa Rbi8) Ang sali- 
tang Griego para sa “baog” ay stei'ros. (Luc 1:7, 36) 
Tinutukoy rin ang pagkabaog bilang “patay na kala- 
gayan ng bahay-bata. ”---Ro 4: 19. 

Kabilang sa orihinal na utos ni Jehova kina Adan 
at Eva ang utos na, “Magpalaanakin kayo at magpa- 
karami”: nang maglaon ay inulit ito sa mga anak ni 
Noe. (Gen 1:28, 9:7) Kaya naman noong sinaunang 
mga panahon, kapag ang isang babaing may asawa 
ay hindi makapagluwal ng anak, itinuturing iyon na 


PAGKABIHAG 


isang kadustaan, isang kapighatian, isang kaparusa- 
han, at isa sa pinakamasaklap na kasawian. “Bigyan 
mo ako ng mga anak o kung hindi ay magiging pa- 
tay na babae ako,” ang pakiusap ni Raquel sa kani- 
yang asawang si Jacob.---Gen 30:1. 

May kakayahan si Jehova na gawing palaanakin 
ang isang babaing baog, gaya ng ipinakikita ng mga 
salita ni Jacob kay Raquel: “Ako ba ay nasa kalaga- 
yan ng Diyos, na nagkait sa iyo ng bunga ng tiyan?” 
Nang dakong huli ay sinabi sa atin, “Naalaala ng 
Diyos si Raquel, at siya ay dininig at sinagot ng 
Diyos anupat binuksan nito ang kaniyang bahay- 
bata. At siya ay nagdalang-tao at nanganak ng 
isang lalaki.” (Gen 30:2, 22, 23) May iba pang mga 
halimbawa na nagtatanghal sa kapangyarihan ni 
Jehova na magbigay ng anak sa mga babaing pinig- 
hati ng likas na pagkabaog sa loob ng mahabang pa- 
nahon, gaya ng sumusunod: si Sara (Gen 11:30, 
17:19: 21:1, 2), si Rebeka (Gen 25:21); ang ina ni 
Samson (Huk 13:2, 3): si Hana (1Sa 1:10, 11, 2:5); 
isang babaing Sunamita (2Ha 4:14-17): at si Elisabet 
(Luc 1:7, 36). Dahil sa pagpapala ni Jehova, lub- 
hang naging palaanakin ang mga Israelita noong 
panahon ng pakikipamayan nila sa Ehipto anupat 
nabahala ang mga Ehipsiyo, palibhasa'y inisip ng 
mga ito na di-magtatagal ay magiging mas marami 
pa ang mga Israelita kaysa sa kanila. (Exo 1:7-12, 
18-21) Si Jehova rin ang kinilalang nagkaloob ng 
paglilihi kay Ruth na ninuno ni David.---Ru 4: 13. 

Kapag ipinagkakait ni Jehova ang kaniyang pag- 
papala, maging ang lupain ay nagiging isang baog 
at tiwangwang na kaguhuan. Sa kabilang dako, da- 
hil sa pagpapala ng Diyos, ang lupain ay nakapamu- 
munga nang sagana. (Lev 26:3-5) Gayundin na- 
man, sa pamamagitan ng mayamang pagpapala ni 
Jehova, ipinangako na “walang babaing nakukunan 
ni babaing baog ang iiral sa iyong lupain.” (Exo 
23:26, Deu 7:13, 14: 28:4, 11: Aw 127:3-5, 128:3) Ka- 
baligtaran nito, noong isang pagkakataon ay “ma- 
higpit na sinarhan ni Jehova ang bawat bahay-bata” 
sa bahay ni Abimelec nang tangkain nitong kunin si 
Sara bilang asawa.--Gen 20:17, 18. 

Dahil sa matinding kabagabagan na inihulang da- 
rating sa unang-siglong Jerusalem, sinabi ni Jesus 
na ang “mga babaing baog" ay magiging maligaya, 
walang alalahanin, yamang hindi sila mamimihag- 
ti na makitang nagdurusa ang kanilang mga anak. 
--Luc 23:29. 

Humula si Isaias at ang salmista tungkol sa isang 
babaing baog na ang kadustaan at kahihiyan ay ma- 
lilimutan, sapagkat magluluwal siya ng maraming 
anak, na pawang naturuan ni Jehova. (Aw 113:9; Isa 
54:1-15) Ang mga salita ni Isaias ay ikinapit ng 
apostol na si Pablo sa “malayang babae,” samakatu- 
wid nga, “ang Jerusalem sa itaas. ”---Gal 4:26-31. 


614 


PAGKABIHAG. Sa kasaysayan ng Bibliya, ma- 
raming iba't ibang pagkabihag ang binabanggit. (Bil 
21:29, 2Cr 29:9, Isa 46:2, Eze 30:17, 18, Dan 11:33, 
Na 3:10, Apo 13:10, tingnan ang BIHAG.) Gayunman, 
sa Bagong Sanlibutang Salin, ang salitang “pagkabi- 
hag” ay maaaring tumukoy sa maramihang pagpa- 
patapon sa mga Judio mula sa Lupang Pangako no- 
ong ikawalo at ikapitong siglo B.C.E. na ginawa ng 
mga Kapangyarihang Pandaigdig ng Asirya at Babi- 
lonya, at tinatawag din itong “pagkatapon. ”---Ezr 
3:8, 6:21, Mat 1:17, tingnan ang PAGKATAPON, para sa 
pagtalakay sa “pagkabihag” na ginamit sa Galacia 
3:19-25, tingnan ang PAGKAKULONG, PAGKABIHAG. 

Nagbabala si Jeremias, si Ezekiel, at ang iba pang 
mga propeta tungkol sa malaking kapahamakang ito 
sa ganitong mga pananalita: “Ang sinumang ukol sa 
pagkabihag, sa pagkabihag!” “Ikaw naman, O Pasur, 
at ang lahat ng tumatahan sa iyong bahay, yayaon 
kayo sa pagkabihag: at paroroon ka sa Babilonya.” 
“May ganitong kapahayagan laban sa Jerusalem at 
sa buong sambahayan ng Israel . . . “Sa pagkatapon, 
sa pagkabihag ay yayaon sila.” (Jer 15:2; 20:6, Eze 
12:10, 11) Nang maglaon, may kinalaman sa pagba- 
balik ng mga bihag sa Babilonya, inilahad ni Nehe- 
mias (7:6): “Ito ang mga anak ng nasasakupang dis- 
trito na umahon mula sa pagkabihag ng itinapong 
bayan na dinala ni Nabucodonosor na hari ng Babi- 
lonya sa pagkatapon at nang maglaon ay siyang bu- 
malik sa Jerusalem at sa Juda.”--Tingnan din ang 
Ezr 2:1: 3:8, 8:35, Ne 1:2, 3; 8:17. 

Waring ang Asirya ang nagpasimula ng pataka- 
rang paalisin ang buong populasyon ng nabihag na 
mga bayan mula sa kanilang sariling lupain at pati- 
rahan ang teritoryong iyon sa mga bihag na mula 
naman sa ibang mga bahagi ng imperyo. Ang pata- 
karang ito ng Asirya hinggil sa pagpapatapon ay 
hindi lamang ipinatupad laban sa mga Judio. Nang 
bumagsak ang Damasco, na kabisera ng Sirya, da- 
hil sa mapangwasak na pagsalakay militar ng ikala- 
wang kapangyarihang pandaigdig na ito, ipinatapon 
sa Kir ang taong-bayan ng Damasco, gaya ng inihu- 
la ng propetang si Amos. (2Ha 16:8, 9; Am 1:5) Da- 
lawa ang naging epekto ng patakarang ito: Hinadla- 
ngan nito ang paghihimagsik ng ilang nalabi sa 
lupain, at ang nakapalibot na mga bansa na maaa- 
ring naging kaibigan ng mga kinuhang bihag ay 
hindi gaanong magnanais na tumulong sa bagu- 
hang mga banyaga na dinala roon mula sa malala- 
yong lugar. 

Kapuwa sa hilagang sampung-tribong kaharian 
ng Israel at sa timugang dalawang-tribong kaharian 
ng Juda, iisa ang pinakasanhi na humantong sa 
pagkabihag: ang pag-iwan sa tunay na pagsamba 
kay Jehova upang bumaling sa pagsamba sa hu- 
wad na mga diyos. (Deu 28:15, 62-68, 2Ha 17:7-18, 


615 


21:10-15) Sa bahagi naman ni Jehova, patuloy ni- 
yang isinugo ang kaniyang mga propeta upang ba- 
balaan ang dalawang bansa ngunit walang nangya- 
ri. (2Ha 17:13) Walang isa man sa mga hari ng 
sampung-tribong kaharian ng Israel ang lubusang 
lumipol sa huwad na pagsambang pinasimulan ng 
unang hari ng bansang iyon, si Jeroboam. Ang Juda 
naman, na kaniyang kapatid na kaharian sa T, ay 
hindi nagbigay-pansin kapuwa sa tahasang mga ba- 
bala ni Jehova at sa pagkabihag na dinanas ng Isra- 
el. (Jer 3:6-10) Nang maglaon, ang mga tumatahan 
sa dalawang kahariang iyon ay dinala sa pagkata- 
pon, anupat bawat bansa ay nakaranas ng mahigit 
sa isang lansakang pagpapatapon. 

Pasimula ng Pagkatapon. Noong panahon ng 
paghahari sa Samaria ng Israelitang si Haring Peka 
(mga 778-759 B.C.E.), dumating ang Asiryanong si 
Haring Pul (Tiglat-pileser III) laban sa Israel, bini- 
hag niya ang isang malaking bahagi sa H, at ipi- 
natapon niya ang mga tumatahan doon tungo sa 
mga silanganing bahagi ng kaniyang imperyo. (2Ha 
15:29) Ang monarka ring ito ang bumihag sa teri- 
toryo sa S ng Jordan at mula sa dakong iyon ay “di- 
nala [niya] sa pagkatapon yaong mula sa mga Rube- 
nita at mula sa mga Gadita at mula sa kalahati ng 
tribo ni Manases at dinala sila sa Hala at Habor at 
Hara at sa ilog ng Gozan upang manatili hanggang 
sa araw na ito.”---1Cr 5:26. 

Noong 742 B.C.E., kinubkob ng hukbong Asir- 
yano sa ilalim ni Salmaneser V ang Samaria. 
(2Ha 18:9, 10) Nang bumagsak ang Samaria noong 
740 B.C.E., anupat nagwakas ang sampung-tribong 
kaharian, ang mga tumatahan doon ay dinala sa 
pagkatapon “sa Hala at sa Habor sa ilog ng Gozan at 
sa mga lunsod ng mga Medo.” Ayon sa Kasulatan, 
ito ay sa dahilang “hindi nila pinakinggan ang tinig 
ni Jehova na kanilang Diyos, kundi patuloy na nila- 
bag ang kaniyang tipan, maging ang lahat ng iniu- 
tos ni Moises na lingkod ni Jehova. Hindi sila nakinig 
ni nagsagawa man.”--2Ha 18:11, 12, 17:6, tingnan 
ang SARGON. 

Pagkatapos nito, ang mga bihag mula sa malala- 
yo at nakapangalat na mga lugar ay dinala at pina- 
mayan sa mga lunsod ng Samaria. “Pagkaraan nito 
ay nagdala ang hari ng Asirya ng mga tao mula sa 
Babilonya at Cuta at Ava at Hamat at Separvaim at 
pinatahan sila sa mga lunsod ng Samaria kahalili ng 
mga anak ni Israel: at pinasimulan nilang ariin ang 
Samaria at nanahanan sa mga lunsod nito.” (2Ha 
17:24) Dinala rin ng mga banyagang ito ang kani- 
lang paganong relihiyon, “ang bawat bansa ay na- 
ging tagagawa ng kani-kanilang diyos.” At dahil 
hindi nila pinakundanganan o iginalang si Jehova, 
“nagsugo [siya] ng mga leon sa gitna nila, at ang 
mga iyon ay pumatay sa gitna nila.” Dahil dito, ibi- 
nalik ng hari ng Asirya ang isa sa mga saserdoteng 


PAGKABIHAG 


Israelita, “at siya ay naging guro nila kung paano 
nila dapat katakutan si Jehova.” Kaya naman gaya 
ng sinasabi ng ulat, “Kay Jehova sila natatakot, ngu- 
nit sila ay mga mananamba ng kani-kanilang mga 
diyos, ayon sa relihiyon ng mga bansa na mula roon 
ay dinala nila sila sa pagkatapon."---2Ha 17:25-33. 

Noong siglong iyon mula nang bumagsak ang 
hilagang kaharian at patuloy, nagsimula ang iba 
pang mga bantog na pagkatapon. Bago ang kahiya- 
hiyang pagkatalo ni Senakerib sa kamay ng Diyos 
noong 732 B.C.E., sinalakay niya ang iba't ibang lu- 
gar sa Juda. Inangkin ni Senakerib sa kaniyang mga 
ulat ng kasaysayan na 200,150 ang binihag niya 
mula sa mga bayan at mga tanggulan sa teritoryo 
ng Juda, bagaman, kung ibabatay sa konteksto ng 
mga ulat na iyon, malamang na ang bilang na iyon 
ay pinalabis. (2Ha 18:13) Ang kahalili niya na si 
Esar-hadon at ang Asiryanong monarka na kasunod 
nito, si Asenapar (Ashurbanipal), ay kapuwa nagda- 
la ng mga bihag sa mga teritoryong banyaga.---Ezr 
4:2, 10. 

Noong 628 B.C.E., iginapos ni Paraon Neco ng 
Ehipto ang anak ni Josias na si Jehoahaz ng timu- 
gang kaharian at dinala itong bihag sa Ehipto. (2Cr 
36:1-5) Ngunit pagkaraan pa ng mahigit sa isang 
dekada, noong 617 B.C.E., saka dinala sa pagkatapon 
sa Babilonya ang unang mga bihag mula sa Jerusa- 
lem. Dumating si Nabucodonosor laban sa mapaghi- 
magsik na lunsod na iyon at tinangay ang promi- 
nenteng mga tao, kabilang si Haring Jehoiakin at 
ang kaniyang ina, at ang mga lalaking gaya nina 
Ezekiel, Daniel, Hananias, Misael, at Azarias, kasa- 
ma ang mga “prinsipe at ang lahat ng magigiting at 
makapangyarihang mga lalaki---sampung libo ang 
dinala niya sa pagkatapon---at gayundin ang bawat 
bihasang manggagawa at tagapagtayo ng mga bal- 
warte. Walang sinumang itinira maliban sa maba- 
bang uri sa mga tao ng lupain . . . Mga opisyal ng 
korte at ang mga pangunahing tao sa lupain ay di- 
nala niya bilang itinapong bayan mula sa Jerusalem 
patungo sa Babilonya. Kung tungkol sa lahat ng ma- 
gigiting na lalaki, pitong libo, at sa mga bihasang 
manggagawa at sa mga tagapagtayo ng mga bal- 
warte, isang libo, ang lahat ng makapangyarihang 
lalaki na may kakayahang makipagdigma, dinala 
sila ng hari ng Babilonya bilang itinapong bayan sa 
Babilonya.” Marami rin siyang kinuhang kayama- 
nan mula sa templo. (2Ha 24:12-16: Es 2:6; Eze 1:1- 
3, Dan 1:2, 6) Ang tiyo ni Jehoiakin na si Zedekias 
ay pinaiwan bilang basalyong hari. May iba pa na 
mga kinikilala, kabilang na ang propetang si Jere- 
mias, na nanatili rin sa Jerusalem. Dahil sa mala- 
king bilang ng mga bihag na nakaulat sa 2 Hari 24: 
14, lumilitaw na ang bilang na 3,023 na nakatala 
sa Jeremias 52:28 ay tumutukoy sa mga may ka- 
tungkulan, o sa mga ulo ng pamilya--anupat ang 


PAGKABIHAG 


kanilang mga asawa at mga anak, may bilang na 
libu-libo, ay hindi kasama sa bilang na ito. 

Ang huling pagkabihag ng Jerusalem na isinaga- 
wa ni Nabucodonosor ay natapos noong 607 B.C.E., 
pagkaraan ng 18-buwan ng pagkubkob. (2Ha 25: 
1-4) Noong panahong iyon, ang karamihan sa mga 
tumatahan sa lunsod ay dinalang bihag. Ang ilan sa 
mga maralita sa lupain ay hinayaang maiwan “bi- 
lang mga tagapag-alaga ng ubasan at bilang mga 
sapilitang trabahador” sa ilalim ng pagkagobernador 
ni Gedalias sa Mizpa. (Jer 52:16: 40:7-10: 2Ha 25:22) 
Kabilang sa mga dinalang bihag sa Babilonya “ang 
ilan sa mga maralita sa bayan at ang iba pa sa ba- 
yan na naiwan sa lunsod at ang mga humiwalay ... 
at ang iba pa sa mga dalubhasang manggagawa.” 
Lumilitaw na ipinahihiwatig ng pananalitang “na 
naiwan sa lunsod" na malaking bilang ang namatay 
sa taggutom, sakit, o sunog, o kaya ay napatay sa 
digmaan. (Jer 52:15, 2Ha 25:11) Sa utos ng hari ng 
Babilonya ay pinatay ang mga anak ni Zedekias, 
ang mga prinsipe ng Juda, ang mga opisyal ng kor- 
te, ang ilang saserdote, at ang maraming iba pang 
prominenteng mamamayan. (2Ha 25:7, 18-21, Jer 
52:10, 24-27) Maaaring ang lahat ng ito ang dahilan 
kung bakit waring kakaunti ang aktuwal na nakata- 
la bilang mga dinala sa pagkatapon, na 832 lamang, 
malamang ay mga ulo ng sambahayan, anupat hin- 
di kabilang ang kanilang mga asawa at mga anak. 
--Jer 52:29. 

Pagkaraan ng mga dalawang buwan, pagkatapos 
na mapaslang si Gedalias, ang iba pa sa mga Judio 
na naiwan sa Juda ay tumakas patungong Ehipto, at 
isinama nila sina Jeremias at Baruc. (2Ha 25:8-12, 
25, 26, Jer 43:5-7) Maaaring ang ilan sa mga Judio 
ay tumakas din patungo sa ibang mga bansa sa pa- 
libot. Malamang na sa mga bansang ito nagmula 
ang 745 bihag, mga ulo ng sambahayan, na itinapon 
pagkaraan ng limang taon nang pagdurug-durugin 
ni Nabucodonosor, bilang makasagisag na pamalo ni 
Jehova, ang mga bansang kahangga ng Juda. (Jer 
51:20; 52:30) Sinabi ni Josephus na limang taon ma- 
tapos bumagsak ang Jerusalem, dinaluhong ni Na- 
bucodonosor ang Ammon at Moab at pagkatapos ay 
humayo siyang pababa upang maghiganti sa Ehip- 
to.--Jewish Antiquities, X, 181, 182 (ix, 7). 

Ang situwasyon ng Jerusalem ay naiiba sa si- 
tuwasyon ng ibang nilupig na mga lunsod gaya 
ng Samaria, na muling tinahanan ng mga banya- 
gang bihag mula sa ibang mga bahagi ng Imperyo 
ng Asirya. Kabaligtaran ng karaniwang patakaran 
ng mga Babilonyo sa mga lunsod na nilupig nila, 
ang Jerusalem at ang kapaligiran nito ay iniwang 
walang mga tao at tiwangwang, gaya ng patiunang 
itinalaga ni Jehova. Maaaring kuwestiyunin ng mga 
kritiko ng Bibliya kung bakit ang dating maunlad na 
lupain ng Juda ay biglang naging “tiwangwang na 


616 


kaguhuan, na walang tumatahan,” ngunit hindi ma- 
ikakaila na walang katibayan sa kasaysayan o mga 
rekord mula sa yugtong ito ang nagpapatunay na 
hindi ito nangyari. (Jer 9:11, 32:43) Sinabi ng arkeo- 
logong si G. Ernest Wright: “Ang karahasang suma- 
pit sa Juda ay maliwanag . . . batay sa arkeolohikal 
na mga pagsusuri na nagpapakitang sunud-sunod 
na mga lunsod ang nawalan ng tumatahan noong 
panahong iyon, anupat marami ang hindi na muling 
pinanirahan.” (Biblical Archaeology, 1962, p. 182) 
Sumang-ayon si William F. Albright: “Wala ni isa 
mang nalalamang kaso na ang isang bayan sa mis- 
mong Juda ay patuluyang pinanirahan sa buong 
yugto ng pagkatapon.”--The Archaeology of Pales- 
tine, 1971, p. 142. 

Ang Kalagayan ng mga Tapon. Sa pangkala- 
hatan, itinuring ang pagkabihag bilang isang yugto 
ng paniniil at pagkaalipin. Sinabi ni Jehova na sa ha- 
lip na pagpakitaan ng awa ang Israel, “sa matan- 
dang lalaki ay ginawa mong [ng Babilonya] napaka- 
bigat ng iyong pamatok.” (Isa 47:5, 6) Tiyak na may 
mga kabayaran (buwis, tributo, singil), batay sa ka- 
nilang inaani o kinikita, na siningil sa kanila gaya 
rin ng ipinataw sa iba pang mga bihag. Gayundin, 
maliwanag na paniniil ang mismong bagay na ang 
dakilang templo ni Jehova sa Jerusalem ay sinam- 
saman at winasak, ang mga saserdote nito ay pina- 
tay o dinala sa pagkatapon, at ang mga mananam- 
ba rito ay dinala sa pagkabihag at ginawang mga 
sakop ng isang banyagang kapangyarihan. 

Gayunman, ang pagiging tapon sa isang banya- 
gang lupain ay hindi kasinsaklap kaysa kung ipi- 
nagbili sila sa malupit at habang-buhay na pag- 
kaalipin o pinatay sila sa sadistikong paraan na 
karaniwang ginagawa ng mga Asiryano at mga Ba- 
bilonyo sa kanilang mga nalupig. (Isa 14:4-6, Jer 
50:17) Waring sa paanuman ay binigyan ng kala- 
yaan sa pagkilos ang itinapong mga Judio at napa- 
ngasiwaan nila ang kanilang sariling mga gawain. 
(Ezr 8:1, 16, 17: Eze 1:1, 14:1, 20:1) “Sa buong ba- 
yang itinapon, na pinayaon ko sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya mula sa Jerusalem,” ang sabi ni Jehova: 
“Magtayo kayo ng mga bahay at tahanan ninyo, at 
magtanim kayo ng mga hardin at kainin ninyo ang 
bunga ng mga iyon. Kumuha kayo ng mga asawa 
at magkaanak kayo ng mga anak na lalaki at mga 
anak na babae, at kumuha kayo ng mga asawa para 
sa inyong mga anak na lalaki at ibigay ninyo ang 
inyong mga anak na babae sa mga asawang lalaki, 
upang magsilang sila ng mga anak na lalaki at mga 
anak na babae, at dumami kayo roon, at huwag ka- 
yong kumaunti. Gayundin, hanapin ninyo ang ka- 
payapaan ng lunsod na doon ay pinayaon ko kayo 
sa pagkatapon, at ipanalangin ninyo iyon kay Jeho- 
va, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaro- 


617 


on ng kapayapaan para sa inyo.” (Jer 29:4-7) Ang 
ilan sa kanila ay nagkaroon ng mga kasanayan sa 
iba't ibang hanapbuhay na pinakinabangan nila 
nang magwakas na ang pagkatapon. (Ne 3:8, 31, 
32) Naging dalubhasa ang iba sa kanila sa pagne- 
negosyo at pangangalakal. Maraming pangalang 
Judio ang natagpuan sa mga rekord ng negosyo. 
Dahil sa gayong pakikipagkalakalan at pakikihalu- 
bilo sa mga di-Judio, ang wikang Hebreo ay naim- 
pluwensiyahan ng Aramaiko. 

Ang yugto ng pagkabihag, na umabot ng 80 taon 
para sa ilan, ay natural lamang na nakaapekto sa 
pagsamba ng komunidad sa tunay na Diyos na si Je- 
hova. Yamang walang templo, altar, at organisa- 
dong pagkasaserdote, hindi posibleng maghandog 
ng pang-araw-araw na mga hain. Gayunman, ang 
pagtutuli, pag-iwas sa maruruming pagkain, pangi- 
ngilin ng Sabbath, at palagiang pananalangin ay 
magagawa ng tapat na mga Judio sa kabila ng pan- 
lilibak at panunuya ng iba. Hinggil sa bihag na si 
Daniel, ang ‘paglilingkod niya nang may katatagan’ 
sa kaniyang Diyos ay alam na alam ni Haring Dario 
at ng iba pa. Kahit noong legal na ipagbawal ang 
pagsusumamo sa iba maliban sa hari anupat nilaki- 
pan ito ng parusang kamatayan, “tatlong ulit nga sa 
isang araw ay iniluluhod [ni Daniel] ang kaniyang 
mga tuhod at nananalangin at naghahandog ng pa- 
puri sa harap ng kaniyang Diyos, gaya ng lagi ni- 
yang ginagawa bago pa nito.” (Dan 6:4-23) Ang ga- 
yong katapatan sa kanilang limitadong pagsamba 
ay nakatulong upang hindi maiwala ng mga tapong 
ito ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang ban- 
sa. Nakinabang din sila sa naobserbahan nilang 
pagkakaiba sa pagitan ng pagiging napakasimple ng 
pagsamba kay Jehova at ng mapagparangya at ido- 
latrosong materyalismo ng Babilonya. Tiyak na na- 
kinabang din sila sa pagkanaroroon ng mga propeta 
ni Jehova, sina Ezekiel at Daniel.---Eze 8:1, Dan 1:6, 
10:1, 2. 

Habang naoorganisa ang mga Judio sa mga lokal 
na sinagoga, kinailangan ang mas marami pang 
kopya ng Kasulatan sa mga komunidad ng mga Ju- 
diong tapon sa buong Media, Persia, at Babilonia. 
Nakilala si Ezra bilang “isang dalubhasang tagakop- 
ya ng kautusan ni Moises,” na nagpapahiwatig na 
may mga kopya ng Kautusan ni Jehova na dinala 
mula sa Juda, na iginawa rin ng mga kopya. (Ezr 
7:6) Tiyak na kabilang sa mahahalagang balum- 
bong ito ng nakaraang mga salinlahi ang aklat ng 
Mga Awit, ngunit malamang na ang Awit 137, ma- 
rahil pati ang Awit 126, ay kinatha noong pana- 
hon ng pagkabihag o di-nagtagal pagkatapos nito. 
Ang anim na tinatawag na mga Salmong Hallel 
(113 hanggang 118) ay inaawit noon sa mga daki- 
lang kapistahan ng Paskuwa pagkabalik ng mga na- 
labi mula sa Babilonya. 


PAGKABIHAG 


Pagsasauli at ang Pangangalat. Walang ma- 
aasahang paglaya sa patakaran ng Babilonya na hu- 
wag pabalikin ang kanilang mga bihag. Ang Ehipto, 
na dating hinihingan ng tulong ng Israel, ay wala sa 
kalagayang tumulong sa paraang militar o sa iba 
pang paraan, at wala ring maitutulong ang iba pang 
mga bansa, kung hindi man sila tuwirang napopoot 
sa mga Judio. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang 
makahulang mga pangako ni Jehova. Maraming sig- 
lo bago nito, binanggit ni Moises at ni Solomon ang 
pagsasauli na kasunod ng pagkabihag. (Deu 30:1-5, 
1Ha 8:46-53) Tiniyak din ng ibang mga propeta na 
magkakaroon ng katubusan mula sa pagkatapon. 
(Jer 30:10: 46:27: Eze 39:25-27: Am 9:13-15, Zef 2:7: 
3:20) Sa huling 18 kabanata (49-66) ng hula ni Isa- 
ias, malawakan niyang tinalakay ang temang ito 
ng pagsasauli. Gayunman, napatunayang mali ang 
mga bulaang propeta sa paghula ng mas maagang 
paglaya, at ang mga nagtiwala sa kanila ay ganap 
na nabigo.---Jer 28:1-17. 

May-katumpakang inihula ng tapat na si Jeremias 
na ang Jerusalem at Juda ay matitiwangwang nang 
70 taon, na susundan ng pagsasauli. (Jer 25:11, 12: 
29:10-14: 30:3, 18) Tungkol dito, noong unang taon 
ni Dario na Medo, “napag-unawa [ni Daniel] sa pa- 
mamagitan ng mga aklat ang bilang ng mga taon 
na may kinalaman doon ay dumating kay Jeremias 
na propeta ang salita ni Jehova, na magaganap ang 
mga pagkawasak ng Jerusalem, samakatuwid ay pi- 
tumpung taon.”--Dan 9:1, 2. 


Ilang tapon ang bumalik sa Jerusalem 
mula sa Babilonya noong 537 B.C.E.? 


Noong maagang bahagi ng 537 B.C.E., ang Persi- 
anong si Haring Ciro Il ay nagpalabas ng isang ba- 
tas na nagpapahintulot sa mga bihag na bumalik sa 
Jerusalem at muling itayo ang templo. (2Cr 36:20, 
21: Ezr 1:1-4) Di-nagtagal, pinasimulan na ang mga 
paghahanda. Sa pangangasiwa ni Gobernador Zeru- 
babel at ng mataas na saserdoteng si Jesua, naglak- 
bay nang mga apat na buwan ang bumalik na 
mga tapon na may bilang na 42,360 bukod pa sa 
7,537 alipin at mang-aawit. Magkaiba ang iniulat 
nina Ezra at Nehemias na bilang ng indibiduwal na 
sambahayang Israelita na bumalik, pero pareho ang 
iniulat nilang kabuuang bilang. (Tingnan ang NEHE- 
MIAS, AKLAT NG.) Pagsapit ng ikapitong buwan, noong 
taglagas, naninirahan na sila sa kanilang mga lun- 
sod. (Ezr 1:5-3:1) Sa patnubay ng Diyos, ang ma- 
harlikang linya ni David na umaakay tungo kay 
Kristo ay naingatan sa pamamagitan ni Jehoia- 
kin (Jeconias) at ni Zerubabel. Gayundin, ang ang- 
kan ng Levitikong mataas na saserdote ay nanati- 
ling walang patid sa pamamagitan ni Jehozadak at 


PAGKABIHAG 


pagkatapos ay sa pamamagitan ng kaniyang anak 
na si Jesua.--Mat 1:11-16, 1Cr 6:15, Ezr 3:2, 8. 

Nang maglaon, mas marami pang bihag ang bu- 
malik sa Palestina. Noong 468 B.C.E., mahigit sa 
1,750 ang sumama kay Ezra, at lumilitaw na mga 
adultong lalaki lamang ang kasama sa bilang na ito. 
(Ezr 7:1-8:32) Pagkaraan ng ilang taon, naglakbay si 
Nehemias mula sa Babilonya patungong Jerusalem 
nang mga dalawang beses, ngunit hindi binanggit 
kung ilang Judio ang bumalik na kasama niya.---Ne 
2:5, 6, 11: 13:6, 7. 

Winakasan ng pagkabihag ang pagkakahiwalay 
ng Juda at ng Israel. Nang dalhin ng mga manlulu- 
pig ang mga bihag tungo sa pagkatapon, hindi nila 
pinagbukud-bukod ang mga ito ayon sa pinanggali- 
ngang tribo. Sinabi ni Jehova, “ang mga anak ni Is- 
rael at ang mga anak ni Juda ay sinisiil na magkaka- 
sama.” (Jer 50:33) Nang bumalik ang unang pangkat 
noong 537 B.C.E., kabilang sa kanila ang mga kina- 
tawan mula sa lahat ng tribo ng Israel. Pagkatapos 
na muling maitayo ang templo, 12 lalaking kambing 
ang inihain, “ayon sa bilang ng mga tribo ng Israel.” 
(Ezr 6:16, 17) Ang kanilang muling pagkakaisa pag- 
katapos ng pagkabihag ay ipinahiwatig sa mga hula. 
Halimbawa, ipinangako ni Jehova na “ibabalik niya 
ang Israel.” (Jer 50:19) Karagdagan pa, sinabi ni Je- 
hova: “Ibabalik ko ang mga nabihag sa Juda at ang 
mga nabihag sa Israel, at itatayo ko sila gaya ng sa 
pasimula.” (Jer 33:7) Ipinakikita ng ilustrasyon ni 
Ezekiel tungkol sa dalawang patpat na ginawang iisa 
(37:15-28) na ang dalawang kaharian ay muling ma- 
giging iisang bansa. Inihula ni Isaias na si Jesu- 
Kristo ay magiging isang batong katitisuran “ng 
dalawang sambahayan ng Israel,” na malayong ma- 
ngahulugan na si Jesus, o ang 12 na isinugo niya no- 
ong kaniyang ikatlong paglalakbay sa Galilea, ay da- 
dalaw sa mga pamayanan sa napakalayong Media 
upang mangaral sa mga inapo ng mga Israelita 
mula sa hilagang kaharian. (Isa 8:14, Mat 10:5, 6, 
1Pe 2:8) Ang propetisang si Ana, na nasa Jerusalem 
noong isilang si Jesus, ay mula sa tribo ni Aser, 
isang tribo na dating kabilang sa hilagang kaharian. 
-- Luc 2:36. 

Hindi lahat ng Judio ay bumalik sa Jerusalem ka- 
sama ni Zerubabel, “isang nalabi lamang” ang nag- 
balik. (Isa 10:21, 22) Sa mga bumalik, iilan lamang 
sa kanila ang nakakita sa orihinal na templo. Ang 
marami sa matatanda ay hindi sumama dahil sa 
hirap ng paglalakbay. Ang iba naman, bagaman 
kaya nilang maglakbay, ay nagpasiyang magpai- 
wan na lamang. Tiyak na marami ang nagtamo ng 
kaunting materyal na kasaganaan sa paglipas ng 
mga taon at nasiyahan nang manatili sa kinaroro- 
onan nila. Kung hindi pangunahin sa kanilang bu- 
hay ang muling pagtatayo ng templo ni Jehova, 
hindi nila susuungin ang mapanganib na pagbibi- 


618 


yaheng iyon, yamang hindi nila tiyak kung anong 
kinabukasan ang naghihintay sa kanila. At, sabihin 
pa, yaong mga nag-apostata ay walang dahilan 
upang bumalik. 

Nangangahulugan ito na bilang isang bayan, ang 
iba sa mga Judio ay nanatiling nakapangalat at na- 
kilala bilang ang Di'a:spo-ra, o “Pangangalat.” Noong 
ikalimang siglo B.C.E., may mga komunidad ng mga 
Judio sa lahat ng 127 nasasakupang distrito ng Im- 
peryo ng Persia. (Es 1:1, 3:8) Maging ang ilang ina- 
po ng mga tapon ay nagkaroon pa rin ng matataas 
na posisyon sa pamahalaan: halimbawa, sina Mar- 
dokeo at Esther sa ilalim ng pamamahala ng Persia- 
nong hari na si Ahasuero (Jerjes I), at si Nehemias 
bilang maharlikang katiwala ng kopa ni Artajerjes 
Longimanus. (Es 9:29-31, 10:2, 3; Ne 1:11) Noong ti- 
nitipon ni Ezra ang Mga Cronica, isinulat niya na 
marami sa mga nakapangalat sa iba't ibang silanga- 
ning lunsod ang “nananatili hanggang sa araw na 
ito (mga 460 B.C.E.). (1Cr 5:26) Nang bumangon 
ang Imperyo ng Gresya, nagdala si Alejandrong Da- 
kila ng mga Judio sa kaniyang bagong Ehipsiyong 
lunsod ng Alejandria, kung saan sila natutong mag- 
salita ng Griego. Doon, noong ikatlong siglo B.C.E., 
pinasimulang isalin sa Griego ang Hebreong Kasu- 
latan, isang bersiyon na nakilala bilang ang Septua- 
gint. Dahil sa mga digmaang Siro-Ehipsiyo, mara- 
ming Judio ang nailipat sa Asia Minor at sa Ehipto. 
Nang malupig ni Pompey ang Jerusalem noong 
63 B.C.E., nagdala siya ng mga Judio sa Roma bi- 
lang mga alipin. 

Ang malawakang pangangalat ng mga Judio sa 
buong Imperyo ng Roma ay nakatulong sa mabi- 
lis na paglaganap ng Kristiyanismo. Nilimitahan ni 
Jesu-Kristo ang kaniyang pangangaral sa lupain ng 
Israel, ngunit inutusan niya ang kaniyang mga ta- 
gasunod na paabutin at palaganapin ang kanilang 
ministeryo “hanggang sa pinakamalayong bahagi 
ng lupa.” (Gaw 1:8) Ang mga Judio mula sa iba't 
ibang bahagi ng Imperyo ng Roma ay nasa Jerusa- 
lem upang dumalo sa kapistahan ng Pentecostes no- 
ong 33 C.E., at narinig nila ang mga Kristiyanong 
inianak sa espiritu na nangangaral tungkol kay Je- 
sus sa mga wika ng Parthia, Media, Elam, Mesopota- 
mia, Capadocia, Ponto, distrito ng Asia, Frigia, Pam- 
filia, Ehipto, Libya, Creta, Arabia, at Roma. Nang 
bumalik sa kani-kanilang lupain ang libu-libong ito, 
dala nila ang kanilang bagong-tuklas na pananam- 
palataya. (Gaw 2:1-11) Sa karamihan ng mga lun- 
sod na dinalaw ni Pablo, nakasumpong siya ng mga 
sinagoga kung saan madali siyang nakapagsalita sa 
mga Judiong nasa Pangangalat. Sa Listra, nakilala 
ni Pablo si Timoteo, na ang ina ay isang babaing Ju- 
dio. Kararating pa lamang nina Aquila at Priscila 
mula sa Roma nang dumating si Pablo sa Corinto 
noong mga 50 C.E. (Gaw 13:14: 14:1: 16:1, 17:1, 2, 


619 


18:1, 2, 7: 19:8) Dahil maraming Judio sa loob at sa 
palibot ng Babilonya, pumaroon si Pedro upang isa- 
gawa ang kaniyang ministeryo sa gitna niyaong 
“mga tuli.” (Gal 2:8, 1Pe 5:13) Ang komunidad na ito 
ng mga Judio sa mga lugar sa palibot ng Babilonya 
ang nanatiling pinakamahalagang sentro ng Judais- 
mo sa loob ng ilang panahon pagkatapos na mawa- 
sak ang Jerusalem noong 70 C.E. 


PAGKABINGI. Bahagya o ganap na kawalan 
ng kakayahang makarinig, kadalasa'y dulot ng sa- 
kit, sakuna, o malakas na ingay na maaaring matin- 
di at biglaan o palagiang naririnig ng isa. Mayroon 
ding mga tao na ipinanganak na bingi. Sa Bibliya, 
ang isa pang dahilan ng pagkabingi ng isang tao ay 
kapag inalihan siya ng demonyo. (Mar 9:25-29) Ang 
salitang-ugat ng terminong Hebreo na cheresh' 
(“bingi”: Isa 35:5) ay tumutukoy sa pagkabingi o ka- 
ya'y sa pagtahimik at isinasalin sa iba't ibang para- 
an bilang “magpakabingi,” “mabingi, at “manatiling 
tahimik. —Aw 28:1: 35:22, tlb sa Rbi8, 50:3, tlb sa 
Rbi8, Mik 7:16. 

Hinihiling ni Jehova, ang Maylalang ng tainga 
(Kaw 20:12), na ang kaniyang bayan ay magpakita 
ng konsiderasyon sa mga bingi. Hindi dapat tuyain 
o sumpain ng mga Israelita ang mga taong bingi, 
sapagkat hindi maipagtatanggol ng mga bingi ang 
kanilang sarili laban sa mga pananalitang hindi nila 
naririnig.--Lev 19:14: ihambing ang Aw 38: 13, 14. 

Ang mga salita sa Exodo 4:11, kung saan tinutu- 
koy ni Jehova ang kaniyang sarili bilang ang guma- 
gawa ng bingi,” ay hindi nangangahulugan na siya 
ang dahilan ng lahat ng kaso ng pagkabingi. Gayun- 
man, maaaring pangyarihin ni Jehova na ang isang 
tao ay maging literal na bingi, pipi, o bulag para sa 
isang partikular na dahilan o layunin. Pansamanta- 
lang napipi ang ama ni Juan na Tagapagbautismo 
dahil hindi siya naniwala sa sinabi ng anghel. (Luc 
1:18-22, 62-64) Maaari ring ‘gawin’ ng Diyos na ma- 
ging bingi sa espirituwal ang ilang tao sa pamama- 
gitan ng pagpapahintulot na manatili sila sa gayong 
kalagayan kung iyon ang gusto nila.--Ihambing 
ang Isa 6:9, 10. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesu-Kristo, ipi- 
nakita niya sa ilang pagkakataon ang kaniyang ma- 
kahimalang kapangyarihan na magpagaling nang 
panauliin niya ang pandinig ng mga indibiduwal na 
literal na bingi. (Mat 11:5; Mar 7:32-37, Luc 7:22) Ti- 
nitiyak nito na sa ilalim ng kaniyang pamamahala 
sa lupa, ang lahat ng karamdaman, kasama na ang 
pagkabingi, ay aalisin. 

Dahil sa pagtanggi ng balakyot na makinig sa ta- 
gubilin, inihambing siya ng salmista sa isang kob- 
ra na nagbibingi-bingihan sa tinig ng mga engkan- 
tador. (Aw 58:3-5) Sa katulad na paraan, ang mga 
Israelita noong mga araw ni Isaias, bagaman may 


PAGKABUHAY-MULI 


mga tainga sila, ay parang bingi dahil mabagal sila 
sa pakikinig at pagtugon sa salita ni Jehova. (Isa 
42:18-20: 43:8) Gayunman, pagkatapos ng inihu- 
lang pagsasauli mula sa pagkatapon, hindi na ma- 
giging bingi sa espirituwal na paraan ang bayan ng 
Diyos. Maririnig na nila ang salita ni Jehova, sa- 
makatuwid nga, magbibigay-pansin sila rito. (Isa 
29:18; 35:5) Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, 
marami siyang binuksan na mga tainga ng pang- 
unawa, anupat ang mga gumaling ay nakakilos 
ayon sa kanilang narinig.--Mat 13:16, 23. 


PAGKABUHAY-MULI. Ang salitang Griego 
na a'na'sta-sis ay literal na nangangahulugang “pag- 
bangon: pagtayo.” Malimit itong gamitin sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan may kaugnayan sa pagka- 
buhay-muli ng mga patay. Ang Hebreong Kasulatan, 
sa Oseas 13:14, na sinipi ng apostol na si Pablo (1Co 
15:54, 55), ay may binabanggit na pagpawi sa kama- 
tayan at paggawang-inutil sa Sheol (sa Heb., she'ohI 
sa Gr., hai'des). Ang she'ohl' ay isinalin sa iba't ibang 
bersiyon bilang “libingan” at “hukay.” Sinasabing ang 
mga patay ay nagtutungo roon. (Gen 37:35; 1Ha 2:6, 
Ec 9:10) Ang pagkakagamit nito sa Kasulatan, pati 
na ang pagkakagamit ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan sa Griegong katumbas nito na haides, ay 
nagpapakitang tumutukoy ito, hindi sa isang indi- 
biduwal na libingan, kundi sa karaniwang libingan 
ng sangkatauhan, ang sanlibingan. (Eze 32:21-32, 
Apo 20:13, tingnan ang HADES, SHEOL.) Ang pagga- 
wang-inutil sa Sheol ay mangangahulugan ng pag- 
luwag ng kapit nito sa mga naroroon, anupat nagpa- 
pahiwatig na ang sanlibingan ay mawawalan ng 
laman. Sabihin pa, mangangailangan ito ng pag- 
kabuhay-muli, isang pagbangon mula sa walang- 
buhay na kalagayan ng kamatayan o pagbangon 
mula sa libingan para sa mga naroroon. 

Sa Pamamagitan ni Jesu-Kristo. Ayon sa 
mga nabanggit, ang turo ng pagkabuhay-muli ay 
nasa Hebreong Kasulatan. Gayunpaman, kinaila- 
ngan pa rin ni Jesu-Kristo na “magpasikat ng liwa- 
nag sa buhay at kawalang-kasiraan sa pamamagi- 
tan ng mabuting balita.” (2Ti 1:10) Sinabi ni Jesus: 
“Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. 
Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa 
pamamagitan ko.” (Ju 14:6) Sa pamamagitan ng 
mabuting balita tungkol kay Jesu-Kristo, isiniwalat 
kung paano darating ang buhay na walang hang- 
gan, at higit pa riyan, ang kawalang-kasiraan para 
sa ilan. Pinatunayan ng apostol na ang pagkabu- 
hay-muli ay isang tiyak na pag-asa, anupat ipinali- 
wanag niya: “Ngayon kung si Kristo ay ipinanga- 
ngaral na ibinangon siya mula sa mga patay, paano 
ngang sinasabi ng ilan sa inyo na walang pag- 
kabuhay-muli ng mga patay? Kung wala ngang 


PAGKABUHAY-MULI 


pagkabuhay-muli ng mga patay, hindi rin naman 
ibinangon si Kristo. Ngunit kung hindi ibinangon si 
Kristo, ang aming pangangaral ay tiyak na walang 
kabuluhan, at ang ating pananampalataya ay wa- 
lang kabuluhan. Bukod diyan, nasusumpungan din 
kami bilang mga bulaang saksi tungkol sa Diyos, 
sapagkat nagpatotoo kami laban sa Diyos na ibina- 
ngon niya ang Kristo, ngunit hindi niya ibinangon 
kung ang mga patay ay talagang hindi ibabangon. 
... Karagdagan pa, kung hindi ibinangon si Kristo, 
ang inyong pananampalataya ay walang silbi, kayo 
ay nasa inyong mga kasalanan pa... . Gayunman, 
si Kristo nga ay ibinangon mula sa mga patay, ang 
unang bunga niyaong mga natulog na sa kamata- 
yan. Sapagkat yamang ang kamatayan ay sa pa- 
mamagitan ng isang tao, ang pagkabuhay-muli ng 
mga patay ay sa pamamagitan din ng isang tao.” 
--1Co 15:12-21. 

Noong nasa lupa si Kristo, siya mismo ay nagsa- 
gawa ng mga pagbuhay-muli. (Luc 7:11-15, 8:49-56, 
Ju 11:38-44) Ang pagkabuhay-muli tungo sa buhay 
na walang-hanggan ay posible lamang sa pamama- 
gitan ni Jesu-Kristo.---Ju 5:26. 

Isang Tiyak na Layunin ng Diyos. Ipinakita 
ni Jesu-Kristo sa mga Saduceo, isang sektang hindi 
naniniwala sa pagkabuhay-muli, na ang mga isinu- 
lat ni Moises sa Hebreong Kasulatan, na taglay nila 
at inaangking pinaniniwalaan, ay nagpapatunay na 
may pagkabuhay-muli. Nangatuwiran si Jesus na 
nang sabihin ni Jehova na Siya “ang Diyos ni Abra- 
ham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob” 
(na noo'y mga patay na), itinuring Niyang buhay 
ang mga lalaking iyon dahil layunin Niya, bilang 
“Diyos, hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay,” 
na buhayin silang muli. Dahil sa Kaniyang kapang- 
yarihan, ang Diyos ay “bumubuhay ng mga patay at 
tumatawag sa mga bagay na wala na para bang ang 
mga iyon ay umiiral.” Inilakip ni Pablo ang katoto- 
hanang ito nang banggitin niya ang pananampala- 
taya ni Abraham.---Mat 22:23, 31-33, Ro 4:17. 

Ang kakayahan ng Diyos na bumuhay-muli. 
Para sa Isa na may kakayahan at kapangyarihang 
lumalang ng tao ayon sa Kaniyang sariling lara- 
wan, at nagbigay sa tao ng sakdal na katawan 
at ng potensiyal upang lubos na makapagpahayag 
ng kahanga-hangang mga katangiang itinanim sa 
personalidad nito, hindi imposible sa kaniya na bu- 
muhay-muli ng isang indibiduwal. Kung ang mga 
prinsipyo ng siyensiya na itinatag ng Diyos ay gina- 
gamit ng mga siyentipiko upang ang isang ekse- 
nang nakikita at naririnig ay maingatan at pagkata- 
pos ay maipalabas sa pamamagitan ng pagrerekord 
ng video, napakadali nga para sa dakilang Soberano 
ng Sansinukob at Maylalang na buhaying-muli ang 
isang tao sa pamamagitan ng muling pagbuo sa 


620 


personalidad nito at paglalagay niyaon sa isang ba- 
gong katawan. May kinalaman sa pagsasauli ng ka- 
kayahan ni Sara na magkaanak bagaman matanda 
na siya, sinabi ng anghel: “May anumang bagay 
ba na lubhang pambihira para kay Jehova?”---Gen 
18:14: Jer 32:17, 27. 

Kung Bakit Kinailangan ang Pagkabuhay- 
Muli. Noong pasimula, hindi naman kailangan 
ang pagkabuhay-muli. Hindi ito bahagi ng orihinal 
na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, sapag- 
kat hindi naman nilayong mamatay ang mga tao. 
Sa halip, sinabi ng Diyos na ang lupa ay nilayon ni- 
yang mapuno ng mga taong buhay at hindi ng 
sangkatauhang humihina at namamatay. Ang ka- 
niyang gawa ay sakdal at di-kakikitaan ng kapinta- 
san, di-kasakdalan, o sakit. (Deu 32:4) Pinagpala ni 
Jehova ang unang mag-asawa, anupat sinabihan 
sila na magpakarami at punuin ang lupa. (Gen 
1:28) Tiyak na hindi kasama sa pagpapalang iyon 
ang sakit at kamatayan. Ang Diyos ay hindi nag- 
takda ng limitasyon sa haba ng buhay ng tao, ngu- 
nit sinabi niya kay Adan na ang pagsuway ay 
magdudulot ng kamatayan. Ipinahihiwatig nito na 
maaari sanang mabuhay ang tao magpakailanman. 
Ang pagsuway ay magbubunga ng di-pagsang- 
ayon ng Diyos at mag-aalis ng kaniyang pagpapala, 
anupat magdadala ng sumpa.---Gen 2:17; 3:17-19. 

Kaya naman, ang kamatayan ay pumasok sa lahi 
ng tao sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan. (Ro 
5:12) Dahil sa pagkamakasalanan ng kanilang ama 
at sa ibinunga nitong di-kasakdalan, ang mga sup- 
ling ni Adan ay walang mamanahing buhay na wa- 
lang hanggan mula sa kaniya. Sa katunayan, wala 
ni pag-asa man lamang na mabuhay magpakailan- 
man. “Hindi makapagluluwal ng mainam na bunga 
ang bulok na punungkahoy,’ ang sabi ni Jesus. (Mat 
7:17, 18, Job 14:1, 2) Ang pagkabuhay-muli ay ipi- 
nasok, o idinagdag, upang madaig ang kapansanang 
ito sa bahagi ng mga anak ni Adan na nagnanais 
maging masunurin sa Diyos. 

Layunin ng Pagkabuhay-Muli. [pinakikita 
ng pagkabuhay-muli hindi lamang ang walang- 
limitasyong kapangyarihan at karunungan ni Jeho- 
va kundi pati ang kaniyang pag-ibig at awa, at ipi- 
nagbabangong-puri siya nito bilang ang Nag-iingat 
sa mga naglilingkod sa kaniya. (1Sa 2:6) Palibhasa'y 
may kapangyarihan siyang bumuhay-muli, kaya ni- 
yang ipakita na mananatiling tapat sa kaniya ang 
mga lingkod niya hanggang kamatayan. Masasagot 
niya ang akusasyon ni Satanas na nagsasabing “ba- 
lat kung balat, at ang lahat ng pag-aari ng isang tao 
ay ibibigay niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa.” 
(Job 2:4) Mapahihintulutan ni Jehova si Satanas na 
gawin ang sukdulan, maging ang pagpatay sa ilan 
sa Kaniyang mga lingkod, sa walang-saysay nitong 


621 


pagsisikap na suportahan ang mga bulaang akusas- 
yon nito. (Mat 24:9, Apo 2:10, 6:11) Ang pagiging 
handang mamatay ng mga lingkod ni Jehova alang- 
alang sa paglilingkod sa kaniya ay patunay na nag- 
lilingkod sila hindi dahil sa pansariling pakinabang 
kundi dahil sa pag-ibig. (Apo 12:11) Pinatutunayan 
din nito na kinikilala nila Siya bilang ang Makapang- 
yarihan-sa-lahat, ang Soberano ng Sansinukob, at 
ang Diyos ng pag-ibig, na may kakayahang bumu- 
hay-muli sa kanila. Pinatutunayan nito na nag- 
uukol sila ng bukod-tanging debosyon kay Jehova 
dahil sa kaniyang kahanga-hangang mga katangian 
at hindi dahil sa sakim na mga kadahilanan. (Pansi- 
nin ang ilan sa mga pananalita ng kaniyang mga 
lingkod, gaya ng nakaulat sa Ro 11:33-36, Apo 4:11: 
7:12.) Ang pagkabuhay-muli ay isa ring paraan 
upang matiyak ni Jehova na ang kaniyang layunin 
sa lupa, na ipinahayag kay Adan, ay matutupad. 
--Gen 1:28. 

Mahalaga sa kaligayahan ng tao. Ang pagka- 
buhay-muli ng mga patay, isang di-sana-nararapat 
na kabaitan ng Diyos, ay mahalaga sa kaligayahan 
ng sangkatauhan at sa pagpawi sa lahat ng pinsala, 
pagdurusa, at paniniil na sumapit sa sangkatauhan. 
Ang mga ito'y sumapit sa tao dahil sa kaniyang di- 
kasakdalan at pagkakasakit, mga digmaang ipina- 
kipaglaban niya, kaniyang mga pamamaslang, at 
mga kalupitan ng mga taong balakyot na inudyu- 
kan ni Satanas na Diyablo. Hindi tayo magiging lu- 
bos na maligaya kung hindi tayo maniniwala sa 
pagkabuhay-muli. Ipinahayag ng apostol na si Pablo 
ang damdaming ito sa ganitong pananalita: “Kung 
sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kris- 
to, tayo sa lahat ng mga tao ang pinakakahabag- 
habag."”--1Co 15:19. 

Kailan Unang Ibinigay ang Pag-asa sa Pag- 
kabuhay-Muli? Matapos magkasala si Adan at 
magdulot ng kamatayan sa kaniyang sarili at sa ka- 
niyang magiging mga inapo, sinabi ng Diyos sa ser- 
piyente: “At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo 
at ng babae at sa pagitan ng iyong binhi at ng kani- 
yang binhi. Siya ang susugat sa iyo sa ulo at ikaw 
ang susugat sa kaniya sa sakong.”---Gen 3:15. 

Aalisin ang isa na orihinal na nagpapangya- 
ri ng kamatayan. Sinabi ni Jesus sa mga relihi- 
yosong Judio na sumasalansang sa kaniya: “Kayo ay 
mula sa inyong amang Diyablo, at ninanais ninyong 
gawin ang mga pagnanasa ng inyong ama. Ang 
isang iyon ay mamamatay-tao nang siya ay magsi- 
mula, at hindi siya nanindigan sa katotohanan, sa- 
pagkat ang katotohanan ay wala sa kaniya.” (Ju 
8:44) Pinatutunayan nito na ang Diyablo ang siyang 
nagsalita sa pamamagitan ng serpiyente, at na ang 
isang ito ay mamamatay-tao mula sa pasimula ng 
kaniyang landasin ng pagsisinungaling at kabalak- 


PAGKABUHAY-MULI 


yutan. Sa pangitaing ibinigay ni Kristo kay Juan 
nang maglaon, isiniwalat niya na si Satanas na Di- 
yablo ay tinatawag ding “ang orihinal na serpiyen- 
te.” (Apo 12:9) Si Satanas ay nagkaroon ng kapang- 
yarihan at impluwensiya sa sangkatauhan nang 
udyukan niya ang kanilang amang si Adan na mag- 
himagsik laban sa Diyos. Kaya sa unang hula, sa 
Genesis 3:15, ibinigay ni Jehova ang pag-asa na 
ang Serpiyenteng ito ay aalisin. (Ihambing ang Ro 
16:20.) Hindi lamang dudurugin ang ulo ni Satanas 
kundi sisirain, wawasakin, o papawiin din ang lahat 
ng kaniyang mga gawa. (1Ju 3:8: NW, KJ, AT) 
Upang matupad ang hulang ito, kailangang pawa- 
lang-bisa ang kamatayang ipinasok ni Adan, kasa- 
ma na rito ang pagbuhay-muli sa mga supling ni 
Adan na nagtutungo sa Sheol (Hades) dahil sa kani- 
yang pagkakasala, na ang mga epekto ay kanilang 
minana.---1Co 15:26. 

Ang pagkabuhay-muli ay kaakibat ng pag- 
asa ng kalayaan. Inilalarawan ng apostol na 
si Pablo ang kalagayang ipinahintulot ng Diyos 
pagkatapos mahulog ang tao sa kasalanan at ang 
Kaniyang ultimong layunin sa paggawa niyaon: 
“Sapagkat ang sangnilalang ay ipinasakop sa kawa- 
lang-saysay [yamang ipinanganak sa kasalanan 
anupat lahat sila'y napapaharap sa kamatayan], 
hindi ayon sa sarili nitong kalooban [ang mga anak 
ni Adan ay isinilang sa mundo taglay ang ganitong 
kalagayan, bagaman sila mismo ay walang kontrol 
sa ginawa ni Adan, at hindi nila ito kagustuhan] 
kundi sa pamamagitan niya [ng Diyos, sa kaniyang 
karunungan] na nagpasakop nito, salig sa pag-asa 
na ang sangnilalang din mismo ay palalayain sa 
pagkaalipin sa kasiraan at magtatamo ng maluwal- 
hating kalayaan ng mga anak ng Diyos.” (Ro 8:20, 
21: Aw 51:5) Upang maranasan ang katuparan ng 
pag-asang ito ng maluwalhating kalayaan, yaong 
mga namatay ay kailangang buhaying-muli. Kaila- 
ngan silang palayain mula sa kamatayan at sa libi- 
ngan. Kaya naman, sa pamamagitan ng kaniyang 
pangakong “binhi” na dudurog sa ulo ng serpiyen- 
te, naglaan ang Diyos ng kahanga-hangang pag- 
asa para sa sangkatauhan.---Tingnan ang BINHI. 

Ang saligan ng pananampalataya ni Abra- 
ham. Isinisiwalat ng Bibliya na nang tangkain ni 
Abraham na ihandog ang anak niyang si Isaac, 
mayroon siyang pananampalataya sa kakayahan at 
layunin ng Diyos na bumuhay ng mga patay. At 
gaya ng sinasabi sa Hebreo 11:17-19, tinanggap nga 
niya si Isaac mula sa mga patay “sa makatalingha- 
gang paraan.” (Gen 22:1-3, 10-13) Dahil sa pangako 
ng Diyos tungkol sa “binhi,” nagkaroon ng saligan si 
Abraham upang manampalataya sa pagkabuhay- 
muli. (Gen 3:15) Bukod dito, siya at si Sara ay 


PAGKABUHAY-MULI 


nakaranas ng isang bagay na maihahalintulad sa 
isang pagkabuhay-muli nang panumbalikin ang ka- 
nilang kakayahang mag-anak. (Gen 18:9-11, 21:1, 
2, 12; Ro 4:19-21) Sa matinding pagdurusa ni Job, 
nagpahayag siya ng katulad na pananampalataya 
sa pagsasabing: “O ikubli mo nawa ako sa Sheol, ... 
na takdaan mo nawa ako ng hangganang panahon 
at alalahanin mo ako! Kung ang isang matipunong 
lalaki ay mamatay mabubuhay pa ba siyang muli? 
... Ikaw ay tatawag, at ako ay sasagot sa iyo. Ang 
gawa ng iyong mga kamay ay mimithiin mo.”---Job 
14:13-15. 

Mga pagkabuhay-muli bago ibinigay ang pan- 
tubos. May mga pagkabuhay-muli na isinagawa 
mismo, o sa pamamagitan, ng mga propetang sina 
Elias at Eliseo. (1Ha 17:17-24: 2Ha 4:32-37: 13:20, 
21) Gayunman, ang mga taong ito na binuhay-muli 
ay namatay rin, gaya ng mga binuhay-muli ni Je- 
sus noong narito siya sa lupa at ng mga binuhay- 
muli ng mga apostol. Isinisiwalat nito na hindi ba- 
wat kaso ng pagkabuhay-muli ay tungo sa buhay 
na walang hanggan. 

Dahil binuhay siyang muli ng kaibigan niyang si 
Jesus, malamang na buhay si Lazaro noong Pente- 
costes 33 C.E., nang ang banal na espiritu ay ibuhos 
at yaong mga unang may makalangit na pagtawag 
(Heb 3:1) ay pahiran at ianak sa espiritu. (Gaw 2:1- 
4, 33, 38) Ang pagkabuhay-muli ni Lazaro ay katu- 
lad niyaong mga isinagawa nina Elias at Eliseo. 
Ngunit malamang na binuksan nito kay Lazaro ang 
pagkakataong tumanggap ng isang pagkabuhay- 
muli na katulad niyaong kay Kristo, na hindi sana 
niya tatanggapin kung hindi siya binuhay-muli. Tu- 
nay na isang kamangha-manghang gawa ng pag- 
ibig sa bahagi ni Jesus!--Ju 11:38-44. 

Isang “mas mabuting pagkabuhay-muli.” 
Tungkol sa mga taong tapat ng sinaunang mga pa- 
nahon, ganito ang sinabi ni Pablo: “Tinanggap ng 
mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagi- 
tan ng pagkabuhay-muli: ngunit ang ibang mga tao 
ay pinahirapan sapagkat ayaw nilang tumanggap 
ng paglaya sa pamamagitan ng anumang pantubos, 
upang sila ay makapagkamit ng mas mabuting pag- 
kabuhay-muli.” (Heb 11:35) Ang mga taong ito ay 
nagpakita ng pananampalataya sa pag-asa sa pag- 
kabuhay-muli, dahil alam nila na ang buhay nila 
noong panahong iyon ay hindi ang pinakamahala- 
gang bagay. Ang pagkabuhay-muli na mararana- 
san nila at ng iba sa pamamagitan ni Kristo ay 
mangyayari pagkatapos ng kaniyang pagkabuhay- 
muli at ng pagharap niya sa kaniyang Ama sa la- 
ngit taglay ang halaga ng kaniyang haing pantubos. 
Nang panahong iyon, tinubos niya ang karapatan ng 
sangkatauhan sa buhay, anupat siya'y naging po- 


622 


tensiyal na “Walang-hanggang Ama.” (Heb 9:11, 12, 
24: Isa 9:6) Siya'y isang “espiritung nagbibigay- 
buhay.” (1Co 15:45) Nasa kaniya ang “mga susi ng 
kamatayan at ng Hades [Sheol].” (Apo 1:18) Palib- 
hasa'y taglay na niya ang awtoridad na magbigay 
ng buhay na walang hanggan, sa takdang panahon 
ng Diyos ay magsasagawa siya ng isang “mas ma- 
buting pagkabuhay-muli,” yamang yaong mga da- 
ranas nito ay maaaring mabuhay magpakailanman. 
Walang isa man sa kanila ang kailangan pang ma- 
matay muli. Kung masunurin sila, patuloy silang 
mabubuhay. 

Makalangit na Pagkabuhay-Muli. Si Jesu- 
Kristo ay tinatawag na “panganay mula sa mga pa- 
tay.” (Col 1:18) Siya ang kauna-unahang binuhay- 
muli tungo sa buhay na walang hanggan. At ang 
kaniyang pagkabuhay-muli ay “sa espiritu,” tungo 
sa buhay sa langit. (1Pe 3:18) Bukod diyan, ibina- 
ngon siya tungo sa mas mataas na uri ng buhay at 
mas mataas na posisyon kaysa sa dati niyang hawak 
sa langit bago siya pumarito sa lupa. Pinagkalooban 
siya ng imortalidad at kawalang-kasiraan, na hindi 
maaaring taglayin ng sinumang nilalang na laman, 
at ginawa siyang “mas mataas kaysa sa langit,” anu- 
pat pumapangalawa sa Diyos na Jehova sa sansinu- 
kob. (Heb 7:26: 1Ti 6:14-16, Fil 2:9-11: Gaw 2:34, 
1Co 15:27) Mismong ang Diyos na Jehova ang bu- 
muhay-muli sa kaniya.--Gaw 3:15: 5:30, Ro 4:24, 
10:9. 

Gayunman, sa loob ng 40 araw matapos siyang 
buhaying-muli, nagpakita si Jesus sa kaniyang 
mga alagad sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't 
ibang katawang laman, kung paanong nagpakita 
ang mga anghel sa mga tao noong sinaunang pa- 
nahon. Gaya ng mga anghel na iyon, may kapang- 
yarihan siyang magbihis at maghubad ng mga ka- 
tawang lamang iyon kung gugustuhin niya, upang 
patunayan at ipakita na siya'y binuhay-muli. (Mat 
28:8-10, 16-20, Luc 24:13-32, 36-43; Ju 20:14-29, 
Gen 18:1, 2; 19:1: Jos 5:13-15, Huk 6:11, 12; 13: 
3, 13) Ang kaniyang maraming pagpapakita, at 
partikular na ang pagpapakita niya nang minsanan 
sa mahigit na 500 katao, ay matibay na ebidensi- 
ya na totoo ang kaniyang pagkabuhay-muli. (1Co 
15:3-8) Ang kaniyang pagkabuhay-muli, na pina- 
tunayan ng marami, ay naglalaan ng “garantiya sa 
lahat ng mga tao” na tiyak na magkakaroon ng 
isang panghinaharap na araw ng pagtutuos o pag- 
huhukom.---Gaw 17:31. 

Pagkabuhay-muli ng “mga kapatid” ni Kris- 
to. Yaong mga “tinawag at pinili at tapat,” mga 
sumusunod sa yapak ni Kristo, “mga kapatid” niya, 
na inianak sa espiritu bilang “mga anak ng Diyos,” 
ay pinangakuan ng isang pagkabuhay-muli na ka- 
tulad ng sa kaniya. (Apo 17:14: Ro 6:5: 8:15, 16, Heb 


623 


2:11) Ganito ang isinulat ng apostol na si Pedro sa 
mga kapuwa Kristiyano: “Pagpalain nawa ang Diyos 
at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo, sapagkat 
ayon sa kaniyang dakilang awa ay binigyan niya 
tayo ng isang bagong pagsilang tungo sa isang bu- 
hay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay- 
muli ni Jesu-Kristo mula sa mga patay, tungo sa 
isang walang-kasiraan at walang-dungis at walang- 
kupas na mana. Ito ay nakataan sa langit para sa 
inyo.”--IPe 1:3, 4. 

Inilarawan din ni Pedro ang pag-asang taglay nila 
bilang “mahalaga at napakadakilang mga pangako, 
upang sa pamamagitan ng mga ito ay maging mga 
kabahagi kayo sa tulad-Diyos na kalikasan.” (2Pe 
1:4) Kailangang mabago ang kanilang kalikasan, 
anupat isusuko nila ang kalikasan bilang tao upang 
matamo ang “"tulad-Diyos” na kalikasan, at sa ga- 
yo'y makikibahagi sila kay Kristo sa kaniyang ka- 
luwalhatian. Kailangan nilang dumanas ng isang 
kamatayan na tulad ng kay Kristo, anupat nanana- 
tiling tapat at isinusuko magpakailanman ang kani- 
lang buhay bilang tao. Pagkatapos, sa pamamagitan 
ng pagkabuhay-muli ay tatanggap sila ng mga ka- 
tawang imortal at walang kasiraan tulad niyaong 
kay Kristo. (Ro 6:3-5: 1Co 15:50-57: 2Co 5:1-3) Ipi- 
naliwanag ng apostol na si Pablo na hindi ang kata- 
wan ang binubuhay-muli. Sa halip, ang kanilang 
mararanasan ay inihalintulad niya sa pagtatanim at 
pag-usbong ng isang binhi, sapagkat “binibigyan ito 
ng Diyos ng katawan ayon sa kaniyang kinalugdan.” 
(1Co 15:35-40) Yaong kaluluwa, ang mismong per- 
sona, ang siyang binubuhay-muli, na may kata- 
wang angkop sa kapaligiran kung saan siya bubuha- 
ying-muli ng Diyos. 

Sa kaso ni Jesu-Kristo, isinuko niya ang kaniyang 
buhay-tao bilang haing pantubos para sa kapakina- 
bangan ng sangkatauhan. Ikinapit ng kinasihang 
manunulat ng aklat ng Mga Hebreo ang ika-40 Awit 
kay Jesus. Ayon sa kaniya, nang pumarito si Jesus 
“sa sanlibutan" bilang Mesiyas ng Diyos, sinabi Niya: 
“Ang hain at handog ay hindi mo ninais, ngunit 
naghanda ka ng katawan para sa akin.” (Heb 10:5) 
Sinabi mismo ni Jesus: “Ang totoo, ang tinapay na 
ibibigay ko ay ang aking laman alang-alang sa bu- 
hay ng sanlibutan.” (Ju 6:51) Nangangahulugan ito 
na hindi na mababawi ni Kristo ang kaniyang kata- 
wan sa pagkabuhay-muli, dahil kung gayon ay bi- 
nabawi niya ang haing inihandog niya sa Diyos para 
sa sangkatauhan. Isa pa, hindi na maninirahan sa 
lupa si Kristo. Ang kaniyang tahanan ay sa langit 
kasama ng kaniyang Ama, na hindi laman, kundi 
espiritu. (Ju 14:3; 4:24) Samakatuwid, tumanggap si 
Jesu-Kristo ng isang maluwalhating katawan na 
imortal at walang kasiraan, sapagkat 'siya ang sinag 
ng kaluwalhatian ni Jehova at ang eksaktong lara- 


PAGKABUHAY-MULI 


wan ng kaniya mismong sarili, at pinananatili niya 
ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng ka- 
niyang kapangyarihan, at pagkatapos niyang guma- 
wa ng pagpapadalisay para sa ating mga kasalanan 
ay umupo siya sa kanan ng Karingalan sa matata- 
yog na dako. Sa gayon ay naging mas mabuti siya 
kaysa sa mga anghel [na makapangyarihang mga 
espiritung persona rin], anupat nagmana siya ng 
isang pangalang higit na magaling kaysa sa kanila." 
--Heb 1:3, 4: 10:12, B3. 

Isusuko ng tapat na mga kapatid ni Kristo, na ma- 
kakasama niya sa langit, ang kanilang buhay bilang 
tao. Ipinakita ng apostol na si Pablo na kailangan ni- 
lang magkaroon ng mga bagong katawan na ibina- 
gay, o binagong-anyo, para sa kanilang bagong 
kapaligiran: “Kung para sa atin, ang ating pagkama- 
mamayan ay nasa langit, na mula sa dako ring 
iyon ay hinihintay natin nang may pananabik ang 
isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesu-Kristo, na 
siyang magbabagong-anyo sa ating abang katawan 
upang maiayon sa kaniyang maluwalhating kata- 
wan ayon sa pagkilos ng kapangyarihang taglay 
niya. ”--Fil 3:20, 21. 

Kung kailan magaganap ang makalangit na 
pagkabuhay-muli. Ang makalangit na pagka- 
buhay-muli ng mga kasamang tagapagmana ni 
Kristo ay magsisimula pagkabalik ni Jesu-Kristo sa 
makalangit na kaluwalhatian. Si Kristo mismo ay 
tinatawag na “unang bunga niyaong mga natulog 
na sa kamatayan.” Pagkatapos ay sinabi ni Pablo na 
ang bawat isa ay bubuhaying-muli sa kani-kani- 
yang katayuan, “si Kristo ang unang bunga, pagka- 
tapos ay yaong mga kay Kristo sa panahon ng ka- 
niyang pagkanaririto.” (1Co 15:20, 23) Ang mga 
ito, bilang “bahay ng Diyos,” ay nasa ilalim ng pag- 
hatol habang sila'y nabubuhay bilang mga Kristi- 
yano, pasimula sa mga unang miyembro noong 
Pentecostes. (1Pe 4:17) Sila ay “isang uri ng [sa li- 
teral, ilang] mga unang bunga.” (San 1:18, Int; Apo 
14:4) Si Jesu-Kristo ay maihahalintulad sa mga 
unang bunga ng sebada na inihahandog ng mga Is- 
raelita tuwing Nisan 16 ('si Kristo ang unang bu- 
nga”), at ang kaniyang espirituwal na mga kapatid 
naman na “mga unang bunga” (“isang uri ng mga 
unang bunga") ay maihahalintulad sa mga unang 
bunga ng trigo na inihahandog tuwing araw ng 
Pentecostes, na ika-50 araw mula Nisan 16.--Lev 
23:4-12, 15-20. 

Yamang nasa ilalim sila ng paghatol, sa pagbaba- 
lik ni Kristo ay panahon na upang ibigay ang gan- 
timpala sa kanila, na kaniyang tapat na mga pinahi- 
ran, gaya ng ipinangako niya sa kaniyang 11 tapat 
na apostol noong gabi bago siya mamatay: “Paroro- 
on ako upang maghanda ng dako para sa inyo. Ga- 
yundin,... ako ay muling darating at tatanggapin 


PAGKABUHAY-MULI 


ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako ay 
dumoon din kayo.”--Ju 14:2, 3; Luc 19:12-23: iham- 
bing ang 2Ti 4:1, 8; Apo 11:17, 18. 

Ang “kasal ng Kordero.” Bilang isang kalipu- 
nan, ang mga ito ay tinatawag na kaniyang (ma- 
papangasawang) “kasintahang babae.” (Apo 21:9) 
Sila'y ipinangakong ipakakasal sa kaniya, at kaila- 
ngan silang buhaying-muli sa langit upang maki- 
bahagi sa “kasal ng Kordero.” (2Co 11:2, Apo 19: 
7, 8) Inasam-asam ng apostol na si Pablo na tang- 
gapin ang makalangit na pagkabuhay-muli. (2Ti 
4:8) Sa panahon ng “pagkanaririto” ni Kristo, ang 
ilan sa kaniyang espirituwal na mga kapatid ay na- 
bubuhay pa sa lupa, at “inanyayahan sa hapunan 
ng kasal ng Kordero,” ngunit yaong mga kasama 
nila na namatay na ang unang bibigyang-pansin sa 
pamamagitan ng pagkabuhay-muli. (Apo 19:9) Ipi- 
naliliwanag ito sa 1 Tesalonica 4:15, 16: “Sapagkat 
ito ang sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng 
salita ni Jehova, na tayong mga buhay na natitira 
hanggang sa pagkanaririto ng Panginoon ay hindi 
sa anumang paraan mauuna roon sa mga natulog 
na sa kamatayan, sapagkat ang Panginoon mismo 
ay bababa mula sa langit na may nag-uutos na pa- 
nawagan, may tinig ng arkanghel at may trumpe- 
ta ng Diyos, at yaong mga patay na kaisa ni Kristo 
ang unang babangon.” 

Idinagdag pa ni Pablo: “Pagkatapos tayong mga 
buhay na siyang natitira, kasama nila, ay aagawin 
sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa 
hangin; at sa gayon ay lagi na tayong makakasa- 
ma ng Panginoon.” (1Te 4:17) Kaya naman, kapag 
may-katapatan na nilang natapos sa kamatayan 
ang kanilang makalupang landasin, ang mga nala- 
bing inanyayahan sa “hapunan ng kasal ng Korde- 
ro” ay kaagad na bubuhaying-muli upang makasa- 
ma ng kanilang mga kapuwa miyembro ng uring 
kasintahang babae sa langit. Hindi sila “matutulog 
sa kamatayan” nang mahabang panahon gaya ng 
mga apostol, kundi, pagkamatay nila, sila'y “baba- 
guhin, sa isang iglap, sa isang kisap-mata, sa pana- 
hon ng huling trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay 
tutunog, at ang mga patay ay ibabangon na wa- 
lang kasiraan, at tayo ay babaguhin.” (1Co 15:51, 
52) Gayunman, maliwanag na hindi magaganap 
ang “kasal ng Kordero” hangga't hindi natatapos 
ang paglalapat ng kahatulan sa “Babilonyang Daki- 
la.” (Apo 18) Pagkatapos ilarawan ang pagkapuksa 
ng “dakilang patutot” na ito, ganito ang sinasabi ng 
Apocalipsis 19:7: “Magsaya tayo at mag-umapaw 
sa kagalakan, at ibigay natin sa kaniya ang kalu- 
walhatian, sapagkat ang kasal ng Kordero ay du- 
mating na at ang kaniyang asawa ay naghanda na 
ng kaniyang sarili.” Kapag ang buong bilang ng 


624 


144,000 ay sinang-ayunan at “tinatakan” bilang 
mga tapat, at binuhay na silang muli sa langit, ma- 
aari nang magsimula ang kasalan. 

Unang pagkabuhay-muli. Tinutukoy ng Apo- 
calipsis 20:5, 6 ang pagkabuhay-muli ng mga mag- 
haharing kasama ni Kristo bilang “ang unang pag- 
kabuhay-muli.” Tinukoy rin ng apostol na si Pablo 
ang unang pagkabuhay-muling ito bilang “ang mas 
maagang pagkabuhay-muli mula sa mga patay [sa 
literal na Ingles, the out-resurrection the out of dead 
(ones)].” (Fil 3:11, NW, Ro, Int) May kinalaman sa 
pananalitang ginamit dito ni Pablo, ganito ang sabi 
ng Word Pictures in the New Testament ni Robert- 
son (1931, Tomo IV, p. 454): “Maliwanag na ang ini- 
isip lamang ni Pablo rito ay ang pagkabuhay-muli 
ng mga mananampalataya mula sa mga patay kung 
kaya doble ang ex [out] (ten exanastasin ten ek 
nekron). Sa paggamit ng pananalitang ito, hindi iti- 
natanggi ni Pablo na may pangkalahatang pagkabu- 
hay-muli, kundi idiniriin niya ang pagkabuhay-muli 
ng mga mananampalataya.” Ganito ang sinabi ng 
Commentaries ni Charles Ellicott (1865, Tomo Il, 
p. 87) hinggil sa Filipos 3:11: “'Ang pagkabuhay- 
muli mula sa mga patay, samakatuwid nga, gaya 
ng ipinahihiwatig ng konteksto, ang unang pag- 
kabuhay-muli (Apo. xx. 5), kapag, sa pagdating 
ng Panginoon, ang mga patay na kaisa Niya ang 
unang babangon (1 Tesalon. iv. 16), at ang mabibi- 
lis ay aagawin upang salubungin Siya sa mga ulap 
(1 Tes. iv. 17); ihambing ang Lucas xx. 35. Mga tu- 
nay na mananampalataya lamang ang kasama sa 
unang pagkabuhay-muli, at maliwanag na mauuna 
ito sa ikalawa, sa pagkabuhay-muli ng mga di- 
mananampalataya at mga ayaw manampalataya, 
kung panahon ang pag-uusapan . . . Anumang pag- 
tukoy rito bilang isa lamang etikal na pagkabu- 
hay-muli (Cocceius) ay sadyang hindi katanggap- 
tanggap.” Ang isa sa mga saligang kahulugan ng 
salitang e:xa'na'sta.sis ay ang pagbangon mula sa 
higaan sa umaga, kaya naman ito'y isang mai- 
nam na paglalarawan ng isang pagkabuhay-muli na 
maagang magaganap, anupat tinatawag ding “ang 
unang pagkabuhay-muli.” Ang salin ni Rotherham 
sa Filipos 3:11 ay kababasahan: “Kung sa anumang 
paraan ay makasusulong ako tungo sa mas maa- 
gang pagkabuhay-muli mula sa mga patay.” 

Pagkabuhay-Muli sa Lupa. Noong nakabitin si 
Jesus sa tulos, isa sa manggagawa ng kasamaan na 
nasa tabi niya, palibhasa'y natanto na si Jesus ay 
hindi karapat-dapat maparusahan, ay humiling: “Je- 
sus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaha- 
rian.” Tumugon si Jesus: “Katotohanang sinasabi ko 
sa iyo ngayon, Makakasama kita sa Paraiso.” (Luc 23: 
42, 43) Sa diwa ay sinabi ni Jesus: ‘Sa mapanglaw na 
araw na ito, kung kailan waring malayong magkato- 


625 


too ang pag-aangkin ko sa isang kaharian, ay nagpa- 
kita ka ng pananampalataya. Tunay nga, pagdating 
ko sa aking kaharian, aalalahanin kita.” (Tingnan ang 
PARAISo.) Kung gayon, kailangang buhaying-muli 
ang manggagawa ng kasamaan. Ang taong ito ay 
hindi isang tapat na tagasunod ni Jesu-Kristo. Gu- 
mawa siya ng kasamaan, mga paglabag sa batas na 
marapat sa parusang kamatayan. (Luc 23:40, 41) 
Dahil dito, hindi siya makaaasang mapabilang sa 
mga tatanggap ng unang pagkabuhay-muli. Karag- 
dagan pa, namatay siya 40 araw bago umakyat si 
Jesus sa langit at sa gayo'y bago ang Pentecostes, na 
naganap 10 araw pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus. 
Nang Pentecostes na iyon, sa pamamagitan ni Jesus 
ay pinahiran ng Diyos ang unang mga miyembro 
na tatanggap ng makalangit na pagkabuhay-muli. 
- Gaw 1:3, 2:1-4, 33. 

Sinabi ni Jesus na ang manggagawang iyon ng ka- 
samaan ay mapapasa Paraiso. Ang salitang ito ay 
nangangahulugang “isang parke o dako ng kasiya- 
han.” Ang salitang Hebreo para sa “hardin” (gan), 
gaya sa Genesis 2:8, ay isinalin ng Septuagint gamit 
ang salitang Griego na paradei-sos. Ang paraisong 
patutunguhan ng manggagawang iyon ng kasama- 
an ay hindi ang “paraiso ng Diyos" sa Apocalipsis 2:7 
na ipinangako sa taong “nananaig,” sapagkat hindi 
naman siya nanaig sa sanlibutan kasama ni Jesu- 
Kristo. (Ju 16:33) Samakatuwid, hindi siya mapu- 
punta sa makalangit na Kaharian bilang miyembro 
nito (Luc 22:28-30) kundi magiging isang sakop ng 
Kaharian kapag yaong mga kabilang sa “unang pag- 
kabuhay-muli” ay umupo na sa mga trono, at ma- 
mahalang kasama ni Kristo sa loob ng isang libong 
taon.--Apo 20:4, 6. 

Ang “mga matuwid at mga di-matuwid.” 
Sinabi ng apostol na si Pablo sa isang grupo ng mga 
Judio na nanghahawakan din sa pag-asa ng pag- 
kabuhay-muli na “magkakaroon ng pagkabuhay- 
muli kapuwa ng mga matuwid at mga di-matuwid.” 
--Gaw 24:15. 

Nililinaw ng Bibliya kung sino ang “mga matu- 
wid.” Una sa lahat, ang mga tatanggap ng makala- 
ngit na pagkabuhay-muli ay ipinahahayag na matu- 
wid.---Ro 8:28-30. 

Pagkatapos, ang mga taong tapat noong una gaya 
ni Abraham ay tinatawag ng Bibliya na matuwid. 
(Gen 15:6; San 2:21) Marami sa mga taong ito ang 
nakatala sa Hebreo kabanata 11, at ganito ang sina- 
sabi ng manunulat tungkol sa kanila: “Ngunit ang 
lahat ng mga ito, bagaman pinatotohanan sila dahil 
sa kanilang pananampalataya, ay hindi nagkamit 
ng katuparan ng pangako, yamang patiunang naki- 
ta ng Diyos ang isang bagay na mas mabuti para sa 
atin [na mga inianak sa espiritu, mga pinahirang 
Kristiyano tulad ni Pablo], upang hindi sila mapa- 
sakdal nang bukod sa atin.” (Heb 11:39, 40) Kaya 


PAGKABUHAY-MULI 


ang pagpapasakdal sa kanila ay magaganap pagka- 
tapos na mapasakdal yaong mga may bahagi sa 
“unang pagkabuhay-muli.” 

Nariyan din ang “malaking pulutong" na inilalara- 
wan sa Apocalipsis kabanata 7, na hindi mga mi- 
yembro ng 144,000 na “tinatakan,” at dahil dito'y 
walang “tanda,” o “palatandaan,” ng espiritu na sila'y 
inianak sa espiritu. (Efe 1:13, 14; 2Co 5:5) Inilalara- 
wan silang lumalabas “mula sa malaking kapighati- 
an” bilang mga nakaligtas. Waring ipinahihiwatig 
nito na ang pagtitipon sa grupong ito ay magaganap 
sa mga huling araw bago magsimula ang kapighati- 
ang iyon. Ang mga ito ay matuwid sa pamamagitan 
ng kanilang pananampalataya, anupat nadaramtan 
ng mahahabang damit na puti na nilabhan sa dugo 
ng Kordero. (Apo 7:1, 9-17) Bilang isang grupo, hin- 
di sila kailangang buhaying-muli, ngunit ang tapat 
na mga indibiduwal na kabilang sa grupong iyon, na 
mamamatay bago ang malaking kapighatian, ay bu- 
buhaying-muli sa takdang panahon ng Diyos. 

Gayundin, maraming taong “di-matuwid” ang 
nakalibing sa Sheol (Hades), na karaniwang libi- 
ngan ng sangkatauhan, o sa “dagat,” na nagsisil- 
bing mga libingan sa tubig. Ang paghatol sa mga 
ito at sa mga “matuwid” na bubuhaying-muli sa 
lupa ay inilalarawan sa Apocalipsis 20:12, 13: “At 
nakita ko ang mga patay, ang malalaki at ang ma- 
liliit, na nakatayo sa harap ng trono, at nabuksan 
ang mga balumbon. Ngunit may iba pang balum- 
bon na nabuksan, ito ang balumbon ng buhay. At 
ang mga patay ay hinatulan batay sa mga bagay 
na nakasulat sa mga balumbon ayon sa kanilang 
mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na 
nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades 
ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan sila 
nang isa-isa ayon sa kanilang mga gawa.” 

Kung kailan magaganap ang pagkabuhay- 
muli sa lupa. Sa Bibliya, mapapansin natin na 
ang paghatol na ito ay kasama ng mga pangyaya- 
ring magaganap sa panahon ng Sanlibong Taong 
Paghahari ni Kristo at ng kaniyang kasamang mga 
hari at mga saserdote. Ang mga ito, sabi ng apos- 
tol na si Pablo, “ang hahatol sa sanlibutan.” (1Co 
6:2) “Ang malalaki at ang maliliit,” mga tao mula 
sa lahat ng antas ng pamumuhay, ay naroroon, 
upang hatulan nang walang pagtatangi. Sila'y 'ha- 
hatulan batay sa mga bagay na nakasulat sa mga 
balumbon’ na bubuksan sa panahong iyon. Hindi 
ito maaaring tumukoy sa rekord ng kanilang naka- 
raang buhay o sa isang talaan ng mga alituntunin 
na gagamitin upang hatulan sila batay sa kanilang 
nakaraang buhay. Yamang “ang kabayaran na ibi- 
nabayad ng kasalanan ay kamatayan,” nang ma- 
matay sila ay tinanggap na nila ang kabayaran 
para sa kanilang naging mga kasalanan. (Ro 6: 


PAGKABUHAY-MULI 


7, 23) Bubuhayin naman silang muli upang maipa- 
kita nila ang kanilang saloobin sa Diyos at kung 
nais nilang makinabang sa haing pantubos ni Jesu- 
Kristo na ibinigay para sa lahat. (Mat 20:28, Ju 
3:16) Bagaman hindi sila papanagutin para sa na- 
karaan nilang mga pagkakasala, kailangan nila ng 
pantubos upang maiahon sila tungo sa kasakdalan. 
Kailangan silang magbago mula sa kanilang dating 
paraan ng pamumuhay at pag-iisip upang maging 
kasuwato ng kalooban at mga tuntunin ng Diyos 
para sa lupa at sa mga maninirahan dito. Samaka- 
tuwid, maliwanag na ang “mga balumbon” ay nag- 
sasaad ng kalooban at kautusan ng Diyos para 
sa kanila sa panahon ng Araw ng Paghuhukom 
na iyon, anupat ang kanilang pananampalataya at 
pagkamasunurin sa mga bagay na ito ang magi- 
ging batayan ng paghatol upang sa wakas ay per- 
manenteng mapasulat ang kanilang mga pangalan 
sa “balumbon ng buhay.” 

Pagkabuhay-Muli Tungo sa Buhay at sa Pag- 
hatol. [Ibinigay ni Jesus ang nakaaaliw na katiya- 
kang ito sa sangkatauhan: “Ang oras ay dumara- 
ting, at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay 
ang tinig ng Anak ng Diyos at yaong mga nagbi- 
gay-pansin ay mabubuhay. .. . Huwag kayong ma- 
mangha rito, sapagkat ang oras ay dumarating na 
ang lahat ng nasa mga alaalang libingan ay maka- 
ririnig ng kaniyang tinig at lalabas, yaong mga gu- 
mawa ng mabubuting bagay tungo sa pagkabuhay- 
muli sa buhay, yaong mga gumawa ng buktot na 
mga bagay tungo sa pagkabuhay-muli sa paghatol.” 
--Ju 5:25-29. 

Isang hatol ng pagkondena. Sa kababanggit 
na mga salita ni Jesus, ang salitang “paghatol” ay 
isinalin mula sa salitang Griego na kri'sis. Ayon kay 
Parkhurst, ang mga kahulugan ng salitang ito sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ay ang mga su- 
musunod: “I. Paghatol. . . . II. Paghatol, katarungan. 
Mat. xxiii. 23. Ihambing ang xii. 20... . II. Hatol ng 
pagkondena, pagkondena, sumpa. Marcos iii. 29. 
Juan v. 24, 29....IV. Ang sanhi o saligan ng pag- 
kondena o kaparusahan. Juan iii. 19. V. Isang parti- 
kular na hukuman ng katarungan ng mga Judio, ... 
Mat. v. 21, 22."—A Greek and English Lexicon to the 
New Testament, London, 1845, p. 342. 

Kung ang “paghatol” na tinutukoy ni Jesus ay 
isang paglilitis na maaaring humantong sa buhay, 
kung gayon ay wala itong pagkakaiba sa “pagkabu- 
hay-muli sa buhay.” Kaya naman, ipinahihiwatig ng 
konteksto na ang “paghatol” na tinutukoy ni Jesus 
ay isang hatol ng pagkondena. 

Ang “mga patay” na nakarinig sa pagsasali- 
ta ni Jesus sa lupa. Kung isasaalang-alang ang 
mga sinabi ni Jesus, mapapansin natin na nang 


626 


magsalita siya, may “mga patay” na nakarinig sa 
kaniyang tinig. Gumamit si Pedro ng kahawig na 
pananalita nang sabihin niya: “Sa katunayan, sa la- 
yuning ito ipinahayag din sa mga patay ang mabu- 
ting balita, upang sila ay mahatulan ayon sa laman 
mula sa pangmalas ng mga tao ngunit mabuhay 
ayon sa espiritu mula sa pangmalas ng Diyos.” (1Pe 
4:6) Ito'y dahil yaong mga nakarinig kay Kristo ay 
dating ‘patay sa mga pagkakamali at mga kasala- 
nan” bago sila makarinig ngunit magsisimula silang 
‘mabuhay’ sa espirituwal dahil sa kanilang pana- 
nampalataya sa mabuting balita.--Efe 2:1: iham- 
bing ang Mat 8:22, 1Ti 5:6. 

Ang Juan 5:29 ay tumutukoy sa katapusan 
ng panahon ng paghatol. Upang matiyak ang 
kung aling panahon ang tinutukoy ng mga salita ni 
Jesus tungkol sa “pagkabuhay-muli sa buhay at 
pagkabuhay-muli sa paghatol, mahalagang pansi- 
nin yaong una niyang sinabi hinggil sa paksa ring 
iyon. Tinukoy niya yaong mga nabubuhay noon 
ngunit patay sa espirituwal (na ipaliliwanag sa ila- 
lim ng subtitulong 'Pagtawid Mula sa Kamatayan 
Tungo sa Buhay): “Ang oras ay dumarating, at nga- 
yon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng 
Anak ng Diyos at yaong mga nagbigay-pansin [sa 
literal, salita por salita, “yaong mga nakinig"] ay 
mabubuhay.” (Ju 5:25, Int) Ipinahihiwatig nito na 
hindi lamang yaong aktuwal na nakarinig ng kani- 
yang tinig ang tinutukoy niya kundi, sa halip, yaong 
mga “nakinig,” samakatuwid nga, yaong mga mata- 
pos makinig ay tinanggap ang kanilang napaking- 
gan bilang katotohanan. Sa Bibliya, ang mga termi- 
nong “makinig” at “pakinggan” ay malimit gamitin 
sa diwang “magbigay-pansin” o “sumunod.” (Ting- 
nan ang PAGKAMASUNURIN.) Yaong mga masunurin 
ay mabubuhay. (Ihambing ang paggamit sa termi- 
nong Griego rin na iyon [@kou'0], “makinig” o “pa- 
kinggan,” sa Ju 6:60, 8:43, 47: 10:3, 27.) Hinaha- 
tulan sila, hindi batay sa ginawa nila bago nila 
marinig ang kaniyang tinig, kundi batay sa gina- 
wa nila pagkatapos nilang marinig iyon. 

Kung gayon, nang tukuyin ni Jesus “yaong mga 
gumawa ng mabubuting bagay” at “yaong mga gu- 
mawa ng buktot na mga bagay,” maliwanag na 
inilalagay niya ang kaniyang sarili sa panahong 
iyon, samakatuwid nga, sa katapusan ng panahon 
ng paghatol, anupat waring nagbabalik-tanaw siya 
o nirerepaso niya ang mga ikinilos ng binuhay- 
muling mga taong ito pagkatapos nilang magkaroon 
ng pagkakataong sumunod o sumuway sa “mga ba- 
gay na nakasulat sa mga balumbon.” Tanging sa ka- 
tapusan ng panahon ng paghatol makikita kung sino 
ang gumawa ng mabuti o ng masama. Ang kahihi- 
natnan ng “mga gumawa ng mabubuting bagay” 


627 


(ayon sa “mga bagay na nakasulat sa mga balum- 
bon”) ay gantimpalang buhay, sa “mga gumawa ng 
buktot na mga bagay,” isang hatol ng pagkondena. 
Ang resulta ng kanilang pagkabuhay-muli ay alin- 
man sa tungo sa buhay o sa pagkondena. 

Karaniwan sa Bibliya na ilahad ang mga bagay na 
di pa nangyayari na para bang naganap na ang mga 
iyon. Ito'y sapagkat ang Diyos “ang Isa na nagsasa- 
bi ng wakas mula pa sa pasimula, at ng mga bagay 
na hindi pa nagagawa mula pa noong sinaunang pa- 
nahon.” (Isa 46:10) Ganito rin ang ginawa ni Judas 
nang tukuyin niya ang masasamang tao na pumus- 
lit sa kongregasyon, anupat sinabi niya tungkol sa 
kanila: “Sa aba nila, sapagkat sila ay lumakad sa lan- 
das ni Cain, at sumugod sa maling landasin ni Bala- 
am dahil sa gantimpala, at nalipol [sa literal, pinuk- 
sa nila ang kanilang sarili] sa mapaghimagsik na 
salita ni Kora!” (Jud 11) Ginamit din ang ganitong 
pananalita sa ibang mga hula.--Ihambing ang Isa 
40:1, 2: 46:1: Jer 48:1-4. 

Dahil dito, ang istilong ginamit sa Juan 5:29 ay 
hindi kapareho niyaong sa Gawa 24:15, kung saan 
binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagkabuhay-muli 
ng “mga matuwid at mga di-matuwid.” Malinaw na 
ang tinutukoy ni Pablo ay yaong mga nagkaroon ng 
matuwid o di-matuwid na katayuan sa harap ng 
Diyos sa buhay na ito at bubuhaying-muli. Sila ya- 
ong “nasa mga alaalang libingan.” (Ju 5:28, tingnan 
ang ALAALANG LIBINGAN.) Sa Juan 5:29, minamalas ni 
Jesus ang mga taong iyon pagkatapos nilang luma- 
bas mula sa mga alaalang libingan at pagkatapos ni- 
lang mapatunayan, sa pamamagitan ng kanilang 
landasin sa panahon ng paghahari ni Jesu-Kristo 
at ng kaniyang kasamang mga hari at mga sa- 
serdote, na sila'y masunurin, kung kaya mayro- 
on silang gantimpalang walang-hanggang “buhay,” 
o kaya naman ay masuwayin, anupat karapat-dapat 
sa “paghatol [pagkondena]” mula sa Diyos. 

Kaluluwang Tinubos Mula sa Sheol. Si Ha- 
ring David ng Israel ay sumulat: “Lagi kong patiu- 
nang nakikita ang Panginoon sa harap ng aking 
mukha, sapagkat siya ay nasa aking kanan, upang 
hindi ako makilos . . . gayundin, bukod diyan, ang 
aking laman ay magpapahinga sa pag-asa: dahil 
hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impiyerno 
[Sheol], ni matitiis mo man ang iyong Banal na ma- 
kita ang kabulukan.” (Aw 15:8-10, LXX, Bagster 
[16:8-11, NW]) Noong araw ng Pentecostes, 33 C.E., 
ikinapit ng apostol na si Pedro ang awit na ito kay 
Jesu-Kristo, nang ipahayag niya sa mga Judio na to- 
too ang pagkabuhay-muli ni Kristo. (Gaw 2:25-31) 
Kung gayon, ipinakikita kapuwa ng Hebreo at ng 
Griegong Kasulatan na yaong “kaluluwa” ni Jesu- 
Kristo ang binuhay-muli. Si Jesu-Kristo ay “pinatay 
sa laman, ngunit binuhay sa espiritu.” (1Pe 3:18) 
“Ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng 


PAGKABUHAY-MULI 


kaharian ng Diyos,” ang sabi ng apostol na si Pablo. 
(1Co 15:50) Hindi rin puwede ang laman at mga 
buto. Walang buhay ang laman at mga buto kung 
walang dugo ang mga ito, sapagkat nasa dugo ang 
“kaluluwa,” o yaong kinakailangan upang mabuhay 
ang nilalang na laman.---Gen 9:4. 

Sa buong Kasulatan, maliwanag na walang “kalu- 
luwa” na hiwalay at naiiba sa katawan. Kapag na- 
matay ang katawan, namamatay rin ang kaluluwa. 
Kahit sa kaso ni Jesu-Kristo, nasusulat na “ibinuhos 
niya ang kaniyang kaluluwa hanggang sa mismong 
kamatayan.” Nasa Sheol noon ang kaniyang kalulu- 
wa. Nang panahong iyon, hindi siya umiiral bilang 
isang kaluluwa o bilang isang persona. (Isa 53:12, 
Gaw 2:27; ihambing ang Eze 18:4: tingnan ang KA- 
LULUWA.) Dahil dito, sa pagkabuhay-muli, hindi mu- 
ling nagsasanib ang kaluluwa at ang katawan. Ga- 
yunman, espirituwal man o makalupa, kailangan 
ng indibiduwal ang isang katawan o organismo, 
sapagkat ang lahat ng persona, makalangit man 
o makalupa, ay may katawan. Upang maging isang 
persona muli, ang isang namatay ay kailangang 
magkaroon ng isang katawan, pisikal man o espiri- 
tuwal. Sinasabi ng Bibliya: “Kung may katawang pi- 
sikal, mayroon ding espirituwal.”---1Co 15:44. 

Ngunit sa pagkabuhay-muli, pinagsasama-sama 
bang muli ang mga bahagi ng dating katawan? 
O isa ba itong eksaktong kopya ng dating katawan, 
anupat kaparehung-kapareho ng katawan ng taong 
iyon bago siya namatay? Hindi ganito ang ipinaki- 
kita ng Kasulatan tungkol sa pagkabuhay-muli ng 
pinahirang mga kapatid ni Kristo tungo sa langit: 
“Gayunpaman, may magsasabi: 'Paano ibabangon 
ang mga patay? Oo, sa anong uri ng katawan sila 
paririto?” Ikaw na taong di-makatuwiran! Ang ini- 
hahasik mo ay hindi binubuhay malibang mamatay 
muna ito; at kung tungkol sa inihahasik mo, iniha- 
hasik mo, hindi ang katawan na tutubo, kundi ang 
isang butil lamang, maaaring trigo o alinman sa iba 
pa, ngunit binibigyan ito ng Diyos ng katawan ayon 
sa kaniyang kinalugdan, at sa bawat isa sa mga bin- 
hi ay ang sarili nitong katawan.”--- 1Co 15:35-38. 

Yaong mga makalangit ay tumatanggap ng kata- 
wang espirituwal, sapagkat nalulugod ang Diyos na 
magkaroon sila ng katawang angkop sa kanilang 
makalangit na kapaligiran. Ngunit yaong mga kalu- 
lugdan ni Jehova na buhaying-muli sa lupa, anong 
katawan ang ibibigay niya sa kanila? Hindi maaa- 
ring ang dati nilang katawan at ang eksaktong mga 
atomo niyaon. Kapag namatay ang isang tao at ini- 
libing, ang kaniyang katawan ay mabubulok at ma- 
giging mga kemikal na maaaring sipsipin ng pana- 
nim. Ang pananim naman ay posibleng kainin ng 
mga tao. Ang mga elemento, yaong mga atomo ng 
orihinal na taong iyon, ay nasa maraming tao na. Sa 


PAGKABUHAY-MULI 


pagkabuhay-muli, maliwanag na ang mga atomong 
iyon ay hindi maaaring nasa orihinal na tao at kasa- 
bay nito'y nasa ibang mga tao rin. 

Ang binuhay-muling katawan ay hindi rin kaila- 
ngang maging eksaktong kopya ng katawan ng ta- 
ong namatay. Kung nagkaputul-putol ang katawan 
ng isang tao bago siya namatay, babalik ba siya 
nang gayon? Hindi ito makatuwiran, sapagkat kung 
gayon ay baka wala siya sa kalagayang makapaki- 
nig at gumawa ng “mga bagay na nakasulat sa mga 
balumbon.” (Apo 20:12) Ipagpalagay na namatay 
ang isang tao dahil naubusan siya ng dugo. Babalik 
ba siyang walang dugo? Hindi, sapagkat hindi siya 
maaaring mabuhay sa isang katawang makalupa 
kung walang dugo. (Lev 17:11, 14) Sa halip, bibig- 
yan siya ng isang katawan ayon sa kinalulugdan ng 
Diyos. Yamang kalooban at kaluguran ng Diyos na 
ang taong binuhay-muli ay sumunod sa “mga ba- 
gay na nakasulat sa mga balumbon,” kailangang 
malusog ang katawang iyon, anupat kumpleto ang 
kaniyang kakayahan. (Bagaman ang katawan ni La- 
zaro ay bahagya nang nabubulok, binuhay-muli ni 
Jesus si Lazaro na may buo at malusog na katawan. 
[Ju 11:39]) Sa ganitong paraan, ang indibiduwal ay 
wasto at makatuwirang mapagsusulit sa kaniyang 
mga gagawin sa panahon ng paghatol. Gayunman, 
matapos siyang buhaying-muli, hindi pa sakdal ang 
indibiduwal na iyon, sapagkat kailangan niyang ma- 
nampalataya sa pantubos ni Kristo at kailangan 
niyang tanggapin ang mga paglilingkod ni Kristo 
at ng kaniyang “maharlikang mga saserdote. '---1Pe 
2:9, Apo 5:10, 20:6. 

"Pagtawid Mula sa Kamatayan Tungo sa Bu- 
hay.” Binanggit ni Jesus yaong mga “may buhay 
na walang hanggan” dahil sila'y nakinig, nanampa- 
lataya, at sumunod sa kaniyang mga salita at pag- 
katapos ay naniwala sila sa Ama na nagsugo sa ka- 
niya. Tungkol sa bawat isa sa kanila, ganito ang 
kaniyang sinabi: “Hindi siya hahantong sa paghatol 
kundi nakatawid na mula sa kamatayan tungo sa 
buhay. Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, Ang oras ay dumarating, at ngayon na nga, na 
maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos 
at yaong mga nagbigay-pansin ay mabubuhay.” 
--Ju 5:24, 2b. 

Yaong mga “nakatawid na mula sa kamatayan tu- 
ngo sa buhay ngayon 'ay hindi yaong mga literal na 
namatay at nasa literal na mga libingan. Noong 
magsalita si Jesus, ang buong sangkatauhan ay 
nasa ilalim ng hatol na kamatayan sa harap ng 
Diyos na Hukom ng lahat. Kaya maliwanag na ang 
tinutukoy ni Jesus ay mga tao sa lupa na patay sa 
espirituwal na diwa. Tiyak na yaong mga patay sa 
espirituwal ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin 
niya sa isang Judiong anak na gusto munang umu- 


628 


wi upang ilibing ang kaniyang ama: “Patuloy mo 
akong sundan, at hayaan mong ilibing ng mga pa- 
tay ang kanilang mga patay.”---Mat 8:21, 22. 

Yaong mga naging Kristiyano na may tunay na 
paniniwala ay dating mga patay sa espirituwal sa 
sanlibutang ito. Ipinaalaala ito ng apostol na si Pablo 
sa kongregasyon, sa pagsasabing: “Kayo ang binu- 
hay ng Diyos bagaman kayo ay patay sa inyong 
mga pagkakamali at mga kasalanan, na siyang nila- 
karan ninyo noong una ayon sa sistema ng mga ba- 
gay ng sanlibutang ito . . . Ngunit ang Diyos, na ma- 
yaman sa awa, dahil sa kaniyang dakilang pag-ibig 
na ipinang-ibig niya sa atin, ay bumuhay sa atin ka- 
sama ng Kristo, maging nang tayo ay patay sa mga 
pagkakamali---sa pamamagitan ng di-sana-narara- 
pat na kabaitan ay iniligtas na kayo---at ibinangon 
niya tayong magkakasama at pinaupo tayong mag- 
kakasama sa makalangit na mga dako kaisa ni Kris- 
to Jesus.”- Efe 2:1, 2, 4-6. 

Samakatuwid, dahil hindi na sila lumalakad sa 
mga pagkakamali at mga kasalanan laban sa Diyos, 
at dahil na rin sa kanilang pananampalataya kay 
Kristo, inalis na ni Jehova ang kaniyang kahatulan 
mula sa kanila. Ibinangon niya sila mula sa espiritu- 
wal na kamatayan at binigyan sila ng pag-asang 
buhay na walang hanggan. (1Pe 4:3-6) Inilalarawan 
ng apostol na si Juan ang paglipat na ito mula sa pa- 
giging patay sa mga pagkakamali at mga kasalanan 
tungo sa espirituwal na buhay sa pamamagitan ng 
mga salitang: “Huwag kayong mamangha, mga ka- 
patid, na ang sanlibutan ay napopoot sa inyo. Alam 
natin na tayo ay nakatawid na mula sa kamatayan 
tungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang mga ka- 
patid.”--1Ju 3:13, 14. 

Isang Di-Sana-Nararapat na Kabaitan ng 
Diyos. Ang paglalaan ng pagkabuhay-muli para 
sa sangkatauhan ay tunay na isang di-sana-narara- 
pat na kabaitan ng Diyos na Jehova sapagkat hindi 
siya obligadong gawin ito. Pag-ibig para sa sangka- 
tauhan ang nag-udyok sa kaniya na ibigay ang ka- 
niyang bugtong na Anak upang milyun-milyon, oo, 
libu-libong milyon pa nga, na namatay nang wa- 
lang tunay na kaalaman sa Diyos, ang magkaroon 
ng pagkakataong makilala at ibigin siya, at upang 
yaong mga umiibig at naglilingkod sa kaniya ay 
magkaroon ng pag-asang ito at ng pampatibay-loob 
na magbata nang tapat maging hanggang kamata- 
yan. (Ju 3:16) Inaliw ng apostol na si Pablo ang ka- 
niyang mga kapuwa Kristiyano sa pamamagitan ng 
pag-asa sa pagkabuhay-muli. Ganito ang isinulat 
niya sa kongregasyon sa Tesalonica hinggil sa mga 
namatay sa kongregasyong iyon at may pag-asa 
sa makalangit na pagkabuhay-muli: “Bukod diyan, 
mga kapatid, hindi namin ibig na kayo ay walang- 
alam may kinalaman sa mga natutulog sa kamata- 
yan; upang hindi kayo malumbay na gaya rin ng 


629 


iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay na- 
nanampalataya na namatay si Jesus at muling bu- 
mangon, sa gayunding paraan, yaong mga natulog 
na sa kamatayan sa pamamagitan ni Jesus ay da- 
dalhin ng Diyos kasama niya.”---1Te 4:13, 14. 

Gayundin naman, ang mga Kristiyano, di-gaya 
ng iba na walang pag-asa, ay hindi dapat malumbay 
para sa mga namatay nang tapat sa Diyos at may 
pag-asang mabuhay sa lupa sa ilalim ng Mesiyani- 
kong Kaharian ng Diyos, at maging para sa mga 
hindi nakakilala sa Diyos. Kapag binuksan ang Sheol 
(Hades), yaong mga naroroon ay lalabas. Binabang- 
git ng Bibliya ang marami sa mga nagtungo roon, 
kasama na yaong mga taga-sinaunang Ehipto, Asir- 
ya, Elam, Mesec, Tubal, Edom, at Sidon. (Eze 32:18- 
31) Ipinahiwatig ni Jesus na sa paanuman, may ilan 
sa di-nagsising mga tao mula sa Betsaida, Corazin, 
at Capernaum na mapapabilang sa mga naroroon sa 
Araw ng Paghuhukom. Dahil sa dati nilang saloobin, 
magiging napakahirap para sa kanila na magsisi. 
Gayunman, bibigyan sila ng pagkakataong gawin 
iyon.--Mat 11:20-24, Luc 10:13-15. 

Kapit ang pantubos sa lahat ng binigyan 
nito. Dahil sa kadakilaan at lawak ng pag-ibig at 
di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos nang ibigay 
niya ang kaniyang Anak upang ang 'sinumang ma- 
niwala sa kaniya ay magkaroon ng buhay,' ang pag- 
kakapit ng pantubos ay hindi limitado sa mga pipi- 
liin ng Diyos para sa makalangit na pagtawag. (Ju 
3:16) Sa katunayan, hindi lubusang maikakapit ang 
haing pantubos ni Jesu-Kristo kung ikakapit lamang 
ito sa mga magiging miyembro ng Kaharian sa la- 
ngit. Hindi nito lubusang maisasakatuparan ang la- 
yunin kung bakit ito inilaan ng Diyos, sapagkat 
nilayon niya na ang Kaharian ay magkaroon ng 
makalupang mga sakop. Si Jesu-Kristo ay Mataas na 
Saserdote hindi lamang para sa mga katulong na 
saserdoteng kasama niya kundi para rin sa sangka- 
tauhan na mabubuhay kapag siya at ang kaniyang 
mga kasamahan ay namahala na bilang mga hari at 
mga saserdote. (Apo 20:4, 6) Siya ay “sinubok sa la- 
hat ng bagay tulad natin [na kaniyang espirituwal 
na mga kapatid], ngunit walang kasalanan.” Kaya 
magagawa niyang makiramay sa mga kahinaan ng 
mga tao na taimtim na nagsisikap na maglingkod sa 
Diyos. Sinubok din sa ganitong paraan ang kasama 
niyang mga hari at mga saserdote. (Heb 4:15, 16; 
1Pe 4:12, 13) Tutal, maglilingkod sila bilang mga sa- 
serdote para sa sangkatauhan, kasama na yaong 
mga bubuhaying-muli, sa loob ng Sanlibong Tadng 
Paghahari at sa panahon ng paghatol. 

Inaasam ng mga lingkod ng Diyos ang araw ka- 
pag lubusan nang naisakatuparan ang pagkabuhay- 
muli. Upang matupad ang kaniyang mga layunin, 
itinakda ng Diyos ang tamang panahon para rito, na 


PAGKABUHAY-MULI 


doo'y lubusang maipagbabangong-puri ang kani- 
yang karunungan at mahabang pagtitiis. (Ec 3:1-8) 
Siya at ang kaniyang Anak, na kapuwa may kakaya- 
han at pananabik na bumuhay-muli ng mga patay, 
ang magsasakatuparan nito sa takdang panahong 
iyon. 

May-kagalakang inaasam ni Jehova ang pag- 
kabuhay-muli. Tiyak na may-kagalakang inaa- 
sam ni Jehova at ng kaniyang Anak na lubusang 
maisakatuparan ang gawaing iyon. Ipinakita ni Je- 
sus ang ganitong pananabik at pagnanais nang ma- 
manhik sa kaniya ang isang ketongin: ““Kung ibig 
mo lamang, mapalilinis mo ako.’ Sa gayon ay naha- 
bag [si Jesus], at iniunat niya ang kaniyang kamay 
at hinipo siya, at sinabi sa kaniya: Tbig ko. Luminis 
ka.” At kaagad na naglaho sa kaniya ang ketong, at 
siya ay naging malinis.” Iniulat ng tatlo sa mga ma- 
nunulat ng Ebanghelyo ang nakaaantig na insiden- 
teng ito na nagpapakita ng maibiging-kabaitan ni 
Kristo para sa sangkatauhan. (Mar 1:40-42, Mat 8: 
2, 3; Luc 5:12, 13) Hinggil naman sa pag-ibig ni Je- 
hova at sa pagnanais niyang tumulong sa sangkata- 
uhan, maaalaala natin ang mga salita ng tapat na si 
Job: “Kung ang isang matipunong lalaki ay mama- 
tay mabubuhay pa ba siyang muli? . . . Ikaw ay ta- 
tawag, at ako ay sasagot sa iyo. Ang gawa ng iyong 
mga kamay ay mimithiin mo.”--Job 14:14, 15. 

May mga Iba na Hindi Bubuhaying-Muli. 
Bagaman ang haing pantubos ni Kristo ay ibinigay 
sa sangkatauhan sa pangkalahatan, ipinahiwatig ni 
Jesus na limitado ang aktuwal na pagkakapitan nito 
nang kaniyang sabihin: “Kung paanong ang Anak ng 
tao ay dumating, hindi upang paglingkuran, kundi 
upang maglingkod at ibigay ang kaniyang kaluluwa 
bilang pantubos na kapalit ng marami.” (Mat 20:28) 
Karapatan ng Diyos na Jehova na huwag tumanggap 
ng pantubos para sa sinumang itinuturing niyang 
di-karapat-dapat. Tinatakpan ng pantubos ni Kristo 
ang mga kasalanan ng isang indibiduwal dulot ng 
kaniyang pagiging anak ng makasalanang si Adan, 
ngunit maaari niya itong madagdagan dahil sa kani- 
yang sinasadya at kusang-loob na landasin ng kasa- 
lanan, at maaari siyang mamatay dahil sa gayong 
kasalanan na hindi matatakpan ng pantubos. 

Kasalanan laban sa banal na espiritu. Sina- 
bi ni Jesu-Kristo na ang isang nagkasala laban sa 
banal na espiritu ay hindi patatawarin sa kasaluku- 
yang sistema ng mga bagay ni doon sa darating. 
(Mat 12:31, 32) Kung gayon, ang taong hinatulan ng 
Diyos bilang nagkasala laban sa banal na espiritu sa 
kasalukuyang sistema ng mga bagay ay hindi ma- 
kikinabang sa pagkabuhay-muli, yamang ang kani- 
yang mga kasalanan ay hindi kailanman patatawa- 
rin, at ang pagkabuhay-muli ay walang silbi para sa 
kaniya. Hinatulan ni Jesus si Hudas Iscariote nang 


PAGKABUHAY-MULI 


tawagin niya itong “anak ng pagkapuksa.” Ang pan- 
tubos ay hindi maikakapit kay Hudas, at yamang 
ang kaniyang pagkapuksa ay isang tatag na hudi- 
syal na paghatol, hindi siya tatanggap ng pagkabu- 
hay-muli.--Ju 17:12. 

Sa kaniyang mga mananalansang, ang mga Ju- 
diong lider ng relihiyon, sinabi ni Jesus: “Paano kayo 
makatatakas mula sa kahatulan ng Gehenna [isang 
sagisag ng walang-hanggang pagkapuksa]?” (Mat 
23:33, tingnan ang GEHENNA.) Ipinahihiwatig ng ka- 
niyang mga salita na kung ang mga taong ito ay 
hindi babaling sa Diyos bago sila mamatay, tatang- 
gap sila ng pangwakas na hatol. Kung gayon, wa- 
lang magagawa ang pagkabuhay-muli para sa kani- 
la. Lumilitaw na totoo rin ito sa kaso ng “taong 
tampalasan. ”--2Te 2:3, 8, tingnan ang TAONG TAMPA- 
LASAN. 

Yaong mga nakaalam na ng katotohanan, na na- 
ging mga kabahagi sa banal na espiritu, at saka na- 
hulog, ay tinukoy ni Pablo bilang nahulog sa isang 
kalagayan na doo'y imposibleng “panumbalikin si- 
lang muli sa pagsisisi, sapagkat ibinabayubay nilang 
muli ang Anak ng Diyos sa ganang kanila at inila- 
lantad siya sa hayag na kahihiyan.” Hindi na sila 
matutulungan pa ng pantubos. Samakatuwid, hindi 
sila tatanggap ng pagkabuhay-muli. Inihalintulad 
din ng apostol ang gayong mga tao sa isang bukid 
na nagsisibol lamang ng mga tinik at mga dawag at 
dahil dito'y itinatakwil at sinusunog. Ito'y isang pag- 
lalarawan ng kanilang hinaharap: ganap na pagkali- 
pol.---Heb 6:4-8. 

Muli, sinabi ni Pablo na kung para sa mga 'na- 
nadyang mamihasa sa kasalanan pagkatapos na 
matanggap ang tumpak na kaalaman sa katoto- 
hanan, wala nang anumang haing natitira pa para 
sa kasalanan, kundi may nakatatakot na paghihin- 
tay sa paghuhukom at may maapoy na panini- 
bugho na lalamon doon sa mga sumasalansang." 
Pagkatapos ay sinabi niya: “Ang sinumang taong 
nagwalang-halaga sa kautusan ni Moises ay ma- 
mamatay nang hindi kinahahabagan, sa patotoo ng 
dalawa o tatlo. Gaano pa kaya katinding kaparusa- 
han, sa palagay ninyo, ang karapat-dapat sa tao na 
yumurak sa Anak ng Diyos at itinuring na may 
pangkaraniwang halaga ang dugo ng tipan na sa 
pamamagitan nito ay pinabanal siya, at may pag- 
hamak na lumapastangan sa espiritu ng di-sana- 
nararapat na kabaitan? . . . Isang bagay na nakata- 
takot ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na 
buhay.” Mas matindi nga ang kanilang kahatulan 
sapagkat hindi lamang sila papatayin at ililibing 
sa Sheol, gaya ng mga manlalabag sa Kautusan 
ni Moises. Sa halip, sila'y mapupunta sa Gehen- 
na, kung saan wala nang pagkabuhay-muli.---Heb 
10:26-31. 


630 


Sumulat si Pedro sa kaniyang mga kapatid at iti- 
nawag-pansin niya na sila, bilang ang “bahay ng 
Diyos,” ay nasa ilalim ng paghatol. Pagkatapos ay 
sumipi siya mula sa Kawikaan 11:31 (LXX) at bina- 
balaan niya sila tungkol sa panganib ng pagsuway. 
Ipinahiwatig niya na ang paghatol sa kanila sa pa- 
nahong iyon ay maaaring humantong sa hatol na 
walang-hanggang pagkapuksa, gaya ng isinulat ni 
Pablo.---1Pe 4:17, 18. 

Binanggit din ng apostol na si Pablo ang tungkol 
sa ilan na “daranas ng parusang hatol na walang- 
hanggang pagkapuksa mula sa harap ng Panginoon 
at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang lakas, sa pa- 
nahon ng kaniyang pagdating upang luwalhatiin 
may kaugnayan sa kaniyang mga banal.” (2Te 1: 
9, 10) Kung gayon, ang mga ito ay hindi makalilig- 
tas tungo sa Sanlibong Taong Paghahari ni Kristo, at 
yamang ‘walang-hanggan’ ang kanilang pagkapuk- 
sa, hindi sila tatanggap ng pagkabuhay-muli. 

Pagkabuhay-Muli sa Loob ng 1,000 Taon. 
Walang sinumang nakaaalam ng eksaktong bilang 
ng lahat ng taong nabuhay sa lupa. Gayunman, bi- 
lang ilustrasyon, kung 20 bilyon (20,000,000,- 
000) katao ang bubuhaying-muli ni Jehova, hindi 
magiging problema ang lugar na titirhan at ang 
pagkain nila. Sa kasalukuyan, ang lawak ng lupain 
ng ating planeta ay mga 148,000,000 km kuwadra- 
do (57,000,000 mi kuwadrado), o mga 14,800,000,- 
000 ektarya (36,500,000,000 akre). Kahit ibukod ang 
kalahati nito para sa ibang layunin, magkakaroon pa 
rin ng mahigit sa 73 ng isang ektarya (halos 1 akre) 
ang bawat tao. Tungkol naman sa produksiyon ng 
pagkain, ang 73 ng isang ektarya ay makapaglalaan 
ng higit na pagkain kaysa kakailanganin ng isang 
tao, lalo na kapag, gaya ng naipakita ng Diyos sa 
kaso ng bansang Israel, sagana ang pagkain dahil sa 
pagpapala ng Diyos.---1Ha 4:20, Eze 34:27. 

Hinggil sa kakayahan ng lupa na maglaan ng 
pagkain, sinabi noon ng United Nations Food and 
Agriculture Organization na kahit pasulungin la- 
mang nang kaunti ang mga pamamaraang pang- 
agrikultura, maging sa papaunlad na mga bansa, 
kayang-kaya ng lupa na pakainin nang hanggang 
siyam na ulit ang populasyong tinaya ng mga siyen- 
tipiko para sa tadng 2000.---Land, Food and People, 
Roma, 1984, p. 16, 17. 

Subalit, paano mapangangalagaan ang libu-libong 
milyon katao na iyon, yamang ang karamihan sa ka- 
nila ay hindi nakakikilala sa Diyos at kailangang ma- 
tutong sumunod sa kaniyang mga kautusan para sa 
kanila? Una, sinasabi ng Bibliya na ang kaharian ng 
sanlibutan ay magiging “kaharian ng ating Pangino- 
on at ng kaniyang Kristo, at mamamahala siya bilang 
hari magpakailan-kailanman.” (Apo 11:15) At sinasa- 
bi rin ng Bibliya na “kapag may mga kahatulan mula 


631 


sa iyo [Jehova] para sa lupa, katuwiran ang siyang 
matututuhan ng mga tumatahan sa mabungang lu- 
pain.” (Isa 26:9) Sa kaniyang takdang panahon, kapag 
kailangan nang ipaalam sa kaniyang mga lingkod, 
isisiwalat ng Diyos kung paano niya isasagawa ito. 
--Am 3:7. 


PAGKABUKAS-PALAD 


pagkabukas-palad, ang Isa na lubusang naglalaan 
ng lahat ng pangangailangan ng kaniyang masunu- 
ring mga nilalang “ayon sa kaniyang kalooban.” 
(1Ju 5:14: Fil 4: 19) Sa kaniya nagmumula ang bawat 
mabuting kaloob at sakdal na regalo, kabilang na 
ang di-materyal na kaloob gaya ng karunungan. 
San 1:5, 17. 


Paano magiging posible sa loob 
ng 1,000 taon na buhaying-muli at 
turuan ang bilyun-bilyong nasa 
libingan sa ngayon? 


Ipinakikita ng isang ilustrasyon kung anong sim- 
ple at praktikal na bagay ang iniisip ni Jehova para 
sa sangkatauhan. Hindi para humula kundi bilang 
isang ilustrasyon, ipagpalagay natin na yaong mga 
bumubuo sa “malaking pulutong” ng mga taong 
matuwid na “lumabas [nang buhay] mula sa mala- 
king kapighatian” ng sistemang ito (Apo 7:9, 14) ay 
may bilang na mga 6,000,000 (mga 11000 ng kasalu- 
kuyang populasyon ng lupa). Ngayon, ipagpalagay 
natin na matapos gamitin ang 100 taon para sana- 
yin sila at “supilin” ang isang bahagi ng lupa (Gen 
1:28) ay layunin ng Diyos na ibalik ang tatlong por- 
siyento ng bilang na ito, mangangahulugan ito na 
ang bawat binuhay-muli ay tutulungan ng 33 sina- 
nay na tao. Kung ang bilang na ito ay nadaragda- 
gan ng tatlong porsiyento taun-taon at pagsasama- 
samahin, dodoble ang bilang na ito tuwing mga 
24 na taon, at ang kabuuang 20 bilyon (20,000,000,- 
000) ay maaaring buhaying-muli bago matapos ang 
ika-400 taon ng Sanlibong Taong Paghahari ni Kris- 
to. Kung gayon ay may sapat na panahon upang sa- 
nayin at hatulan ang mga binuhay-muli nang hindi 
nagagambala ang katahimikan at kaayusan sa lupa. 
Kung gayon, sa kaniyang walang-kapantay na ka- 
pangyarihan at karunungan, maluwalhating maisa- 
sakatuparan ng Diyos ang kaniyang layunin na ka- 
suwatung-kasuwato ng balangkas ng mga kautusan 
at mga kaayusang ginawa niya para sa sangkatau- 
han mula pa noong pasimula, kasama na ang idi- 
nagdag na di-sana-nararapat na kabaitan ng pagka- 
buhay-muli.---Ro 11:33-36. 


PAGKABUKAS-PALAD. Ang marangal at 
mapagmahal na pagnanais na pagpalain ang iba sa 
pamamagitan ng pagbibigay nang sagana at bukal 
sa loob. Ang salitang Hebreo na na-dhiv, isinasalin 
bilang “bukas-palad” sa Isaias 32:8, ay isinasalin din 
bilang “nagkukusa' at taong mahal.” (Aw 51:12, Bil 
21:18, tlb sa Rbi8) Ang pangngalang Griego na ha- 
plo'tes (“pagkabukas-palad” [2Co 8:2: 9:11]: “pag- 
kamapagbigay” [Ro 12:8]: “kataimtiman” [Efe 6:5]) 
ay may pangunahing kahulugan na “kasimplihan.” 
(2Co 11:3, Int) Si Jehova ang personipikasyon ng 


Hinimok ni Moises ang kaniyang mga kapuwa Is- 
raelita na linangin ang makadiyos na katangi- 
ang ito ng pagkabukas-palad, kahit sa pagpapau- 
tang na may panagot. “Huwag mong patitigasin ang 
iyong puso o pagtitikuman ng iyong kamay ang 
iyong dukhang kapatid. Sapagkat dapat mong buk- 
san nang lubusan ang iyong kamay sa kaniya... 
Dapat ka ngang magbigay sa kaniya, at ang iyong 
puso ay hindi dapat maging maramot sa pagbibigay 
mo sa kaniya . . . Iyan ang dahilan kung bakit ko ini- 
uutos sa iyo, na sinasabi, 'Dapat mong buksan nang 
lubusan ang iyong kamay sa iyong napipighati at 
dukhang kapatid sa iyong lupain." "--Deu 15:7-11. 

Sinasabi ng kawikaan: “Ang kaluluwang bukas- 
palad [sa literal, ang kaluluwang may kaloob na pag- 
papala] ay patatabain [pasasaganain], at ang saga- 
nang dumidilig sa iba ay sagana ring didiligin.” 
(Kaw 11:25) Ipinahayag naman ito ni Jesu-Kristo sa 
ganitong paraan: “May higit na kaligayahan sa pag- 
bibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gaw 20:35) Sinabi 
rin niya: “Ugaliin ang pagbibigay, at ang mga tao ay 
magbibigay sa inyo. Ibubuhos nila sa inyong kandu- 
ngan ang sukat na mainam, pinikpik, niliglig at 
umaapaw. Sapagkat ang panukat na inyong ipina- 
nunukat ay ipanunukat nila sa inyo bilang ganti.” 
—luc 6:38. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Ang bantog 
na katotohanang ito ay ipinahayag din ng apostol na 
si Pablo sa ibang paraan: “Siya na naghahasik nang 
kaunti ay mag-aani rin nang kaunti, at siya na nag- 
hahasik nang sagana ay mag-aani rin nang saga- 
na.” Yamang totoo ito, ang apostol ay nangatuwiran, 
“gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa 
kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng 
pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang 
nagbibigay.” (2Co 9:6, 7) Nagpatuloy si Pablo sa pa- 
mamagitan ng pagtatawag-pansin sa dakilang ha- 
limbawa ng pagkabukas-palad ni Jehova hindi la- 
mang sa Kaniyang saganang paglalaan ng binhi 
sa manghahasik at ng tinapay na makakain kun- 
di pati sa pagpapayaman Niya sa mga kapatid sa 
Corinto “ukol sa bawat uri ng pagkabukas-palad,” 
upang maging bukas-palad naman sila sa iba. Sina- 
bi ni Pablo na ang gayong mga tanda ng pagkabu- 
kas-palad ay nagbubunga ng “kapahayagan ng pa- 
sasalamat sa Diyos. ”---2Co 9:8-13. 

Bilang pagpapasigla sa ganito ring makadiyos 
na pagkabukas-palad, sumulat si Pablo sa mga 


PAGKABULAG 


taga-Roma (12:8): “Siya na namamahagi, gawin 
niya iyon nang may pagkamapagbigay.” Sa mga 
Hebreo (13:16) naman ay sumulat siya: “Bukod 
diyan, huwag ninyong kalilimutan ang paggawa 
ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga bagay- 
bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay lu- 
bos na nalulugod ang Diyos.” Ang mga kongrega- 
syon sa Macedonia ay naging namumukod-tanging 
mga halimbawa ng bukas-palad na pagbibigay. Da- 
hil may-kagalakan silang nagbigay nang “higit pa 
nga sa kanilang talagang kakayahan,” anupat nag- 
abuloy sila mula sa kanilang karalitaan, “ang kaya- 
manan ng kanilang pagkabukas-palad ay pinasaga- 
na. '---2Co 8:1-4. 

Pansinin na ang mga kasulatang ito tungkol sa 
pagkabukas-palad at pagkamapagbigay ay hindi sa- 
lungat o lihis sa ibang mga kasulatan na humahatol 
sa mga walang utang na loob, mga batugan, at mga 
tamad. Halimbawa, ang tamad na ayaw mag-araro 
kapag malamig ang panahon ay hindi karapat-dapat 
tumanggap ng anuman kapag namamalimos siya sa 
panahon ng pag-aani, siya na tumatangging mag- 
trabaho ay walang karapatan sa pagkabukas-palad 
ng iba. (Kaw 20:4, 2Te 3:10) Noon, ang mga babaing 
balo ay hindi inilalagay sa talaan ng mga bibigyan 
ng tulong malibang kuwalipikado sila. (1Ti 5:9, 10) 
Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon 
sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi 
para sa nagdarahop na mga paganong mananamba 
sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal" na na- 
ngangailangan.-- 1Co 16:1; 2Co 9:1, 2. 


PAGKABULAG. Ang mga salitang Hebreo at 
Griego para sa “bulag” ay iw-wer' at ty:phlos', kapu- 
wa ginagamit sa literal at sa makasagisag na mga 
diwa.--Deu 27:18, Isa 56:10; Mat 15:30, 23:16. 
Waring ang pagkabulag ay isang pangkarani- 
wang karamdaman sa sinaunang Gitnang Sila- 
ngan. Bukod sa binanggit ito sa Bibliya nang napa- 
karaming ulit, ang kapansanang ito ay malimit 
tukuyin ng sekular na mga akda, gaya ng Ebers 
Papyrus mula sa Ehipto, na naglalarawan ng ilang 
uri nito at ng mga sintomas, nagrereseta ng mga 
panghugas sa mata, at bumabanggit ng ilan sa 
mga kasangkapang ginagamit sa pag-oopera. Ang 
kautusan sa Israel hinggil sa pagganti, na humihi- 
ling ng kaluluwa para sa kaluluwa, mata para sa 
mata, ngipin para sa ngipin, kamay para sa kamay, 
paa para sa paa, ay hindi lamang nagdiin sa kaba- 
nalan ng buhay kundi mapuwersa rin nitong ikinin- 
tal sa mga Israelita na kailangan silang magpakai- 
ngat na huwag makapinsala sa iba. Idiniin din nito 
na kailangang tiyakin ng mga tao na totoo at tum- 
pak ang anumang patotoo na ihaharap nila sa hu- 
kuman, yamang daranasin ng taong nagbibigay ng 
bulaang patotoo ang mismong kaparusahan na pa- 


632 


sasapitin sana niya sa isang taong walang-sala. 
(Exo 21:23, 24: Deu 19:18-21, Lev 24:19, 20) Kung 
ang panginoon ng isang alipin ang sanhi ng pagka- 
wala ng isang mata nito, hindi kailangang dukitin 
ang isa sa mga mata ng panginoong iyon, ngunit 
palalayain ang alipin. (Exo 21:26) Sa gayon, baga- 
man ang mga alipin ay maaaring piliting mag- 
trabaho at maaaring paluin kung mapaghimagsik, 
dapat na maging palaisip ang kanilang mga pangi- 
noon na huwag maging labis na mabagsik. 

Karaniwang kaugalian ng mga Asiryano at mga 
Babilonyo na dukitin ang mga mata niyaong mga 
natalo nila sa pakikidigma. Binulag ng mga Filisteo 
si Samson, at binulag naman ni Nabucodonosor si 
Haring Zedekias. (Huk 16:21, 2Ha 25:7: Jer 39:7) Si- 
nabi ni Nahas, hari ng mga Ammonita, na tatangga- 
pin niya ang pagsuko ng lunsod ng Jabes sa Gilead 
“sa kundisyon na dudukitin ang bawat kanang mata 
ninyo, at ilalagay ko iyon bilang kadustaan sa buong 
Israel.”--1Sa 11:2, tingnan ang Namas Blg. 1. 

Nakatala sa Bibliya ang ilang kaso ng pagkabu- 
lag dahil sa katandaan, anupat wala namang sakit 
ang mga mata kundi “lumabo” o “nanigas” lamang 
ang mga ito. Dahil dito, naakay si Isaac na igawad 
ang pagpapala sa isa na karapat-dapat, si Jacob. 
Nagsimulang lumabo ang paningin ng mataas na 
saserdoteng si Eli bago pa siya mamatay sa edad na 
98 taon. Nagpakana naman ang asawa ni Jeroboam 
na samantalahin ang pagiging bulag ng matanda 
nang propetang si Ahias, ngunit binigo ni Jehova 
ang pakanang iyon. (Gen 27:1: 1Sa 3:2, 4:14-18, 1Ha 
14:4, 5) Gayunman, kahit sa edad na 120 taon, iniu- 
ulat tungkol kay Moises na “ang kaniyang mata ay 
hindi lumabo."---Deu 34:7. 

Si Jehova, ang maygawa ng mata, ay makapag- 
papasapit din ng pagkabulag. (Exo 4:11) Binabala- 
an niya ang bansang Israel na kung itatakwil nila 
ang kaniyang mga batas at lalabagin ang kaniyang 
tipan, pasasapitan niya sila ng nag-aapoy na lag- 
nat, na magpapalabo ng mga mata. (Lev 26:15, 16: 
Deu 28:28) Binulag ang balakyot na mga lalaki ng 
Sodoma at ang manggagaway na si Elimas. (Gen 
19:11: Gaw 13:11) Nabulag si Saul ng Tarso sa ka- 
ningningan ng liwanag noong magpakita si Jesus 
sa kaniya “tulad sa isa na ipinanganak nang kulang 
sa buwan.” Nanauli ang kaniyang paningin nang 
ipatong sa kaniya ni Ananias ang mga kamay nito, 
at “nalaglag mula sa kaniyang mga mata ang sa 
wari ay mga kaliskis.” (1Co 15:8; Gaw 9:3, 8, 9, 12, 
17, 18) Sa isang makahulang pananalita ng prope- 
tang si Zacarias, sinabi ni Jehova na ang mga kaba- 
yo niyaong mga paroroon laban sa Jerusalem ay 
sasapitan ng pagkabulag (Zac 12:4) at na sa araw 
na nauukol kay Jehova, ang lahat ng mga bayan na 
magsasagawa ng paglilingkod militar laban sa Je- 


633 


rusalem ay daranas ng salot kung saan ang mis- 
mong mga mata nila ay “mabubulok sa kanilang 
mga ukit.”--Zac 14:1, 12. 

Maliwanag na ang pagkabulag na sumapit sa huk- 
bong militar ng mga Siryano dahil sa salita ni Eliseo 
ay mental na pagkabulag. Kung pisikal na pagkabu- 
lag ang pinasapit sa buong hukbo, lahat sana sila ay 
kinailangang akayin sa kamay. Ngunit inilalahad la- 
mang ng ulat na sinabihan sila ni Eliseo: “Hindi ito 
ang daan, at hindi ito ang lunsod. Sundan ninyo 
ako.” Hinggil sa penomenong ito, sinabi ni William 
James sa kaniyang Principles of Psychology (1981, 
Tomo 1, p. 59): “Ang isang lubhang nakatatawag- 
pansing epekto ng diperensiya sa ‘cortex’ ay ang 
mental na pagkabulag. Hindi naman ito pagkabulag 
sa mga nakikita ng mata, kundi ang kawalan ng ka- 
kayahang maunawaan ang mga iyon. Sa sikolohiya, 
ito ay maaaring tukuyin bilang ang pagkawala ng 
mga ugnayan sa pagitan ng mga nakikita ng mata 
at ng kahulugan ng mga ito; at nangyayari ito ka- 
pag naharangan ang mga daanan sa pagitan ng 
mga sentro ng paningin at ng mga sentro para sa 
ibang mga ideya.” Lumilitaw na ito ang uri ng pag- 
kabulag na inalis ni Jehova nang makarating sa Sa- 
maria ang hukbong Siryano. (2Ha 6:18-20) Maaa- 
ring mental na pagkabulag din ang dinanas ng mga 
lalaki ng Sodoma, yamang ipinakikita ng ulat na, 
sa halip na mabagabag sila dahil nawala ang kaka- 
yahan nilang makakita, pilit pa rin nilang hinaha- 
nap ang pinto ng bahay ni Lot.---Gen 19:11. 

Hindi kuwalipikadong maglingkod ang isang lala- 
ki bilang saserdote sa santuwaryo ni Jehova kung 
siya ay bulag. (Lev 21:17, 18, 21-23) Hindi rin kaa- 
yaaya kay Jehova ang paghahain ng isang hayop na 
bulag. (Deu 15:21, Mal 1:8) Ngunit mababanaag sa 
kautusan ni Jehova ang konsiderasyon at pakikira- 
may sa mga bulag. Isinusumpa ang isa na naglala- 
gay ng halang sa daraanan ng taong bulag o nagli- 
ligaw sa kaniya. (Lev 19:14, Deu 27:18) Sinabi ng 
matuwid na lingkod ng Diyos na si Job: “Ako ay na- 
ging mga mata para sa bulag.” (Job 29:15) Sinasabi 
mismo ni Jehova na sa hinaharap ay papawiin niya 
ang pagkabulag.---Isa 35:5. 

Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, makahimala ni- 
yang pinanauli ang paningin ng maraming taong 
bulag. (Mat 11:5, 15:30, 31, 21:14: Luc 7:21, 22) 
Minsan, nang malapit na si Jesus sa Jerico, pinaga- 
ling niya ang bulag na si Bartimeo at ang kasama- 
han nito. (Mat 20:29-34, Mar 10:46-52: Luc 18:35- 
43) Noong isang pagkakataon naman, magkasabay 
niyang pinagaling ang dalawang lalaking bulag. 
(Mat 9:27-31) Karagdagan pa, pinagaling niya ang 
isang lalaking inaalihan ng demonyo na kapuwa 
bulag at di-makapagsalita. (Mat 12:22, ihambing 
ang Luc 11:14.) Unti-unti naman niyang pinanau- 
li ang paningin ng isang lalaki. Maaaring ito ay 


PAGKABULAG 


upang maibagay ng lalaki, na nasanay na sa dilim, 
ang kaniyang mga mata sa matinding liwanag ng 
araw. (Mar 8:22-26) Isa namang taong bulag mula 
pa nang kapanganakan nito ang naging mananam- 
palataya ni Jesus matapos panauliin ang paningin 
nito. (Ju 9:1, 35-38) Sa dalawang huling kaso, gu- 
mamit si Jesus ng laway o laway na hinaluan 
ng putik, ngunit hindi nababawasan ang pagiging 
makahimala ng mga pagpapagaling na ito dahil 
sa sinasabing pagkakahawig nito sa tradisyonal 
na panggagamot. Sa kaso ng taong bulag mula pa 
nang kapanganakan nito, siya ay sinabihang mag- 
hugas sa Tipunang-tubig ng Siloam bago siya nag- 
karoon ng paningin. (Ju 9:7) Walang alinlangang 
naging pagsubok ito sa kaniyang pananampalata- 
ya, kung paanong hinilingan si Naaman na maligo 
sa Ilog Jordan bago siya luminis mula sa kaniyang 
ketong.---2Ha 5: 10-14. 

Makasagisag na mga Paggamit. Sa mara- 
ming pagkakataon, ang pag-aapuhap ng mga bulag 
ay nagsisilbing ilustrasyon tungkol sa pagiging ma- 
hina. (Deu 28:29: Pan 4:14: Isa 59:10: Zef 1:17: Luc 
6:39) Tiwalang-tiwala ang mga Jebusita na hindi 
maigugupo ang kanilang kuta anupat tinuya nila si 
David sa pagsasabing ang kanilang mga bulag, ba- 
gaman mahihina, ay makapagdedepensa sa tang- 
gulan ng Sion laban sa Israel.---2Sa 5:6, 8. 

Ang pagkabigong maglapat ng katarungan dahil 
sa katiwalian sa paghatol ay isinagisag ng pagkabu- 
lag, at maraming payo sa Kasulatan laban sa pa- 
nunuhol, pagbibigay ng kaloob, o pagtatangi, ya- 
mang maaaring mabulag sa mga bagay na iyon ang 
isang hukom at makahadlang sa walang-pagtata- 
nging paglalapat ng katarungan. “Ang suhol ay bu- 
mubulag ng mga taong malinaw ang paningin.” 
(Exo 23:8) “Ang suhol ay bumubulag sa mga mata 
ng marurunong.” (Deu 16:19) Ang isang hukom, 
matuwid man siya at may pang-unawa, ay maaa- 
ring maapektuhan ng isang kaloob mula sa mga na- 
sasangkot sa kaso, namamalayan man niya iyon 
o hindi. Maingat na isinasaalang-alang ng kautusan 
ng Diyos ang nakabubulag na epekto hindi lamang 
ng isang kaloob kundi gayundin ng damdamin, ya- 
mang sinasabi nito: “Huwag mong pakikitunguhan 
nang may pagtatangi ang maralita, at huwag mong 
kikilingan ang pagkatao ng isang dakila.” (Lev 19:15) 
Kaya udyok man ng sentimyento o upang maging 
popular sa karamihan, hindi dapat igawad ng isang 
hukom ang kaniyang desisyon laban sa mayaman 
dahil lamang sa mayaman ang mga ito.--Exo 23: 
2, 3. 

Espirituwal na Pagkabulag. Sa Bibliya, higit 
na mahalaga ang espirituwal na paningin kaysa sa 
pisikal na paningin. Nang pagalingin niya ang taong 
bulag mula pa nang kapanganakan nito, ginamit ni 


PAGKAIN 


Jesus ang pagkakataong iyon upang itawag-pansin 
ang bigat ng pagkakasala ng mga Pariseo dahil nag- 
angkin silang may espirituwal na paningin at ku- 
sang tumangging lumabas mula sa kanilang bulag 
na kalagayan. Katulad sila niyaong mga umiibig sa 
kadiliman sa halip na sa liwanag. (Ju 9:39-41, 3:19, 
20) Sinabi naman ng apostol na si Pablo sa kongre- 
gasyon ng Efeso na naliwanagan na ang mga mata 
ng kanilang puso. (Efe 1:16, 18) Itinatawag-pansin 
ni Jesus na yaong mga nag-aangking Kristiyano 
ngunit hindi palaisip sa kanilang espirituwal na 
pangangailangan ay bulag at hubad, anupat hin- 
di napag-uunawa na sila'y kahabag-habag at nag- 
aapuhap. (Apo 3:17) Kung paanong ang pagiging 
nasa kadiliman sa loob ng mahabang yugto ng pa- 
nahon ay maaaring magdulot ng pagkabulag sa li- 
kas na mga mata, itinatawag-pansin ng apostol na 
si Juan na ang isang Kristiyano na napopoot sa ka- 
niyang kapatid ay lumalakad nang walang patutu- 
nguhan sa nakabubulag na kadiliman (1Ju 2:11): at 
nagbababala naman si Pedro na ang isa na hin- 
di naglilinang ng mga bungang Kristiyano, anupat 
ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig, ay “bulag, 
(2Pe 1:5-9) Ang pinagmumulan ng gayong kadili- 
man at espirituwal na pagkabulag ay si Satanas na 
Diyablo, na nag-aanyong isang anghel ng liwanag 
ngunit sa aktuwal ay “diyos ng sistemang ito ng 
mga bagay” at diyos ng kadiliman na bumulag sa 
mga pag-iisip ng mga di-sumasampalataya upang 
hindi nila maunawaan ang mabuting balita tungkol 
sa Kristo.--Luc 22:53, 2Co 4:4; 11:14, 15. 


PAGKAIN. Ang mga terminong Hebreo at 
Griego na isinasalin bilang “pagkain” ay may iba't 
ibang literal na kahulugan, halimbawa ay “bagay na 
kinakain,” “sustansiya,” “tinapay,” at “karne, o la- 
man.” 

Matapos lalangin sina Adan at Eva, sinabi ng 
Diyos: “Narito, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pa- 
nanim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng buong 
lupa at bawat punungkahoy na may bunga ng pu- 
nungkahoy na nagkakabinhi. Sa inyo ay magsilbi ito 
bilang pagkain.” Sinabi pa niya na sa lahat ng mga 
nilalang na hayop ay ibinigay niya “ang lahat ng 
luntiang pananim bilang pagkain.” Gayundin, sina- 
bi niya kay Adan: “Mula sa bawat punungkahoy sa 
hardin ay makakakain ka hanggang masiyahan,” 
pagkatapos ay sinusugan niya ito ng pagbabawal 
hinggil sa isang punungkahoy, ang punungkahoy 
ng pagkakilala ng mabuti at masama.--Gen 1:29, 
30; 2:16, 17. 

Mula nang panahong iyon hanggang noong suma- 
pit ang Baha, walang anumang pahiwatig sa Bibliya 
na ang tao ay kumain ng karne ng mga hayop. To- 
too, noon ay may binanggit na malilinis at maruru- 


634 


ming hayop, ngunit maliwanag na ito'y may kinala- 
man sa mga hayop na para sa paghahain.---Gen 7:2. 

Nang utusan si Noe na maglulan ng mga hayop sa 
arka, sinabi ni Jehova sa kaniya: “Kung tungkol sa 
iyo, kumuha ka para sa iyo ng lahat ng uri ng pag- 
kain na nakakain, at tipunin mo iyon sa iyo, at iyon 
ay magsisilbing pagkain para sa iyo at para sa kani- 
la,” anupat muli, waring ang tinutukoy na pagkain 
para sa mga tao at sa mga hayop na inilulan sa arka 
ay yaong mula sa mga pananim. (Gen 6:21) Pagka- 
tapos ng Baha, pinahintulutan ni Jehova na kumain 
ng laman o karne ang tao, anupat sinabi Niya: “Ba- 
wat gumagalang hayop na buhay ay magiging pag- 
kain para sa inyo. Gaya ng luntiang pananim, ibini- 
bigay kong lahat iyon sa inyo. Tanging ang laman 
na kasama ang kaluluwa nito---ang dugo nito---ang 
huwag ninyong kakainin. ”---Gen 9:3, 4. 

Mga Binutil. Sa mga lupain sa Bibliya, mga bi- 
nutil ang pangunahing pagkain ng mga tao, gaya ng 
makikita sa bagay na kapuwa sa Hebreo at Griego, 
ang salitang “kumain” ay literal na nangangahulu- 
gang “kumain ng tinapay.” (Gen 43:31, 32) Sebada 
at trigo ang pangunahing mga binutil doon, ang iba 
pang binanggit na binutil ay mijo at espelta, isang 
uri ng trigo. (Huk 7:13, Isa 28:25, Eze 4:9, Ju 6:9, 13) 
Bukod sa ginagawang tinapay, ang pangkaraniwang 
harina ay inilulugaw rin. Ang mga butil naman ay 
kadalasang kinakain nang inihaw o binusa, alinman 
sa hinahawakan ang isang bigkis ng uhay ng butil 
at itinatapat sa apoy o kaya'y binubusa sa isang ka- 
wali ang mga butil. (Ru 2:14: 2Sa 17:28) Ginagawa 
ring tinapay ang mga ito, anupat kadalasa'y hindi 
ginigiling nang pino ang butil. Gayunman, mas pino 
ang harinang ginagamit sa ilang uri ng tinapay. 
(Gen 18:6, Exo 29:2) Sa isang paraan ng pagluluto 
ng tinapay, ang masa ay inilalatag sa maiinit na 
bato o sa patag na ibabaw ng pinagsigaang mga 
bato. Kadalasan, hinahaluan ng pampaalsa o leba- 
dura ang tinapay, bagaman may ilang uri na inilu- 
luto nang walang pampaalsa. (Lev 7:13; 1Ha 19:6) 
Ginagamit din noon ang mga pugon, anupat ang 
mga limpak ng masa ay inilalatag sa ibabaw ng bato 
na nasa loob ng mga ito. Kung minsan, ang mga ti- 
napay na lapad ay iniluluto sa kawali, sa ihawan, 
o sa kawa. Kapag niluto sa mga iyon, ginagamitan 
ang mga ito ng mantika, malamang ay langis ng oli- 
bo.--Lev 2:4, 5, 7: 1Cr 9:31, tingnan ang artikulong 
PAGLULUTO NG TINAPAY, MAGTITINAPAY. 

Mga Gulay. Kabilang sa mga pagkain noon 
ang beans at mga lentehas, na inilalaga gaya ng ni- 
lagang lentehas na niluto ni Jacob at kapalit niyaon 
ay ipinagbili ni Esau ang kaniyang pagkapanganay. 
(Gen 25:34) Kung minsan, may sangkap na karne 
o langis ang nilaga. Maaari ring gumawa ng harina 
mula sa beans o sa pinaghalu-halong binutil, beans, 
at lentehas. (Eze 4:9) Isang nakarerepreskong pag- 


635 


kain naman noon ang isang uri ng pipino na mas 
malasa kaysa sa pipino sa Kanluran. Kapag kakaun- 
ti o marumi ang suplay ng tubig, maaaring kainin 
ang mga ito bilang panghalili sa tubig. Ang mga pi- 
pino ay kinakain nang hilaw, may asin o wala, at 
kung minsan ay nilalagyan ang mga ito ng pala- 
man sa loob at pagkatapos ay niluluto. May-pana- 
nabik na ninasa ng mga Israelita ang mga pipino, 
ang mga pakwan, ang mga puero, ang mga sibu- 
yas, at ang bawang na kinakain nila noon sa Ehip- 
to. (Bil 11:4, 5) Itinatanim din sa Palestina ang mga 
pagkaing ito. 

Binanggit ni Job ang “malvavisco,” na ang katas 
ay inilarawan niya bilang matabang. (Job 6:6) Sina- 
bi rin niya na yaong mga naghihikahos ay kumaka- 
in ng halamang asin at mga ugat ng mga punong 
retama.--Job 30:4. 

Ang Mishnah (Pesahim 2:6) ay may binabanggit 
na endive at chicory na kinakain bilang mapapait na 
gulay kapag Paskuwa.---Exo 12:8. 

Mga Prutas at mga Nuwes. Noon, isang nata- 
tanging pagkain sa Palestina ang olibo. Ang pu- 
nong olibo ay maaaring umabot nang sampung 
taon o mahigit pa bago ito magsimulang mamunga 
nang sagana, ngunit dahil napakahaba ng buhay 
nito, napag-aanihan ito ng napakaraming bunga. 
Maaaring ang paraan ng pagkain noon sa mga bu- 
nga ng punong olibo ay gaya rin sa ngayon, sama- 
katuwid nga, ibinababad muna sa tubig na may asin 
at saka kinakain. Pinagkunan din ng langis ang mga 
olibo para sa mga lutuing gaya ng nilaga at nilangi- 
sang tinapay. Ang Bibliya ay may binabanggit na 
“mga putaheng malangis.”--Isa 25:6. 

Ang isa pang mahalagang pagkain ay ang mga 
igos. (Deu 8:8) Kadalasan, kapag may nakita nang 
mga unang igos sa puno, agad na pinipitas at kina- 
kain ang mga ito. (Isa 28:4) Pinatutuyo naman sa 
araw at pinipipi sa mga molde ang mga huling igos 
anupat ginagawang mga kakaning igos. (1Sa 25:18, 
1Cr 12:40) Kapag ginamit bilang panapal, nakapag- 
papagaling ang mga ito. (Isa 38:21) Bukod sa kara- 
niwang puno ng igos, ang punungkahoy na kilala bi- 
lang sikomoro (igos-mulberi) ay namumunga rin ng 
nakakaing igos. (1Cr 27:28, Am 7:14) Ang iba pang 
mga prutas ay ang datiles, ang granada, at ang 
mansanas.--Sol 5:11: Joe 1:12, Hag 2:19; tingnan 
ang MANSANAS. 

Sa mga nuwes na kinakain sa Palestina, binabang- 
git ng Bibliya ang mga almendras at mga nuwes ng 
pistasy0.--Gen 43:11; Jer 1:11. 

Isa sa pinakasaganang mga pagkain sa Palestina 
ay ang mga ubas. Nang tiktikan ng mga Israelita 
ang lupain ng Canaan, nag-uwi sila ng isang na- 
pakalaking kumpol ng ubas na binuhat ng dala- 
wang lalaki sa pamamagitan ng isang pamingga. 


PAGKAIN 


(Bil 13:23) Noon, ang mga ubas ay kinakain nang sa- 
riwa o kaya'y pinatutuyo (Bil 6:3) at pinipipi upang 
maging mga kakanin. (1Sa 25:18, 1Cr 12:40) Gaya 
sa ngayon, walang alinlangan na ang mga murang 
dahon nito ay kinakain din noon bilang luntiang gu- 
lay, ang mas magulang na mga dahon naman ay 
ipinakakain sa mga tupa at mga kambing. 

Ang mga bunga ng punong algarroba ay kadala- 
sang ipinakakain sa mga hayop, bagaman maaaring 
kinakain din ng mga tao ang mga ito kapag pana- 
hon ng kagipitan. Sa ilustrasyon ni Jesus, nagpaha- 
yag ang gutom na alibughang anak ng pagnana- 
sang kumain ng mga iyon.---Luc 15:16, tingnan ang 
AILGARROBA, BUNGA NG. 

Mga Pampalasa at Pulot-Pukyutan. Ang mga 
pampalasang madalas ipanimpla noon ay ang yerba- 
buena, eneldo, komino, ruda, at dahon ng mustasa. 
(Mat 23:23, 13:31, Luc 11:42) Asin ang naging pangu- 
nahing sangkap na pampalasa at isa rin itong preser- 
batibo. Kaya naman ang “isang tipan ng asin” ay 
isang tiyak na tipan, anupat hindi dapat labagin. (Bil 
18:19, 2Cr 13:5) Bukod diyan, binabanggit ng Mish- 
nah (Shabbat 6:5) ang paminta. Ang bunga ng alca- 
parra naman ay ginamit bilang pampagana.--Ec 
12:5. 

Ang pulot-pukyutan ay itinuring na isang piling 
pagkain na nakapagpapaningning ng mga mata da- 
hil sa idinudulot nitong kasiglahan. (1Sa 14:27-29; 
Aw 19:10; Kaw 16:24) Ang manna naman ay la- 
sang tinapay na lapad na may pulot-pukyutan. (Exo 
16:31) Kumain si Juan na Tagapagbautismo ng pu- 
lot-pukyutan at ng mga kulisap na balang.---Mat 
3:4. 

Laman, o Karne, Bilang Pagkain. Pagkatapos 
ng Baha, sinabi ng Diyos kay Noe na, bukod sa mga 
pananim, maaari na niyang gamitin bilang pagkain 
ang bawat gumagalang hayop na buháy. (Gen 9: 
3, 4) Gayunman, sa ilalim ng Kautusan, ang mga Is- 
raelita ay nilimitahang kumain lamang ng mga ha- 
yop na itinakda bilang malilinis. Nakatala ang mga 
ito sa Levitico, kabanata 11, at Deuteronomio, kaba- 
nata 14. Sa pangkalahatan, hindi gaanong kumaka- 
in ng karne ang karaniwang mga tao. Ngunit pa- 
minsan-minsan, isang kambing o isang kordero ang 
pinapatay bilang haing pansalu-salo o bilang pag- 
tanggap sa isang panauhin. (Lev 3:6, 7, 12; 2Sa 12:4; 
Luc 15:29, 30) Mga alagang baka naman ang ipina- 
papatay ng mga mariwasa. (Gen 18:7; Kaw 15:17; 
Luc 15:23) Ang ilang uri ng pinangangasong hayop, 
gaya ng lalaking usa, gasela, maliit na usa, mailap 
na kambing, antilope, torong gubat, at gamusa, ay 
kinakain, at ang karne ng mga ito ay iniihaw o ini- 
lalaga. (Gen 25:28; Deu 12:15; 14:4, 5) Mahigpit na 
ipinagbawal ang pagkain ng dugo, gayundin ang 
pagkain ng taba.--Lev 7:25-27. 


PAGKAIN 


Kinakain din noon ang mga ibon. Sa ilang, maka- 
himalang pinaglaanan ng pugo ang mga Israelita. 
(Bil 11:31-33) Kabilang sa malilinis na ibon ang mga 
kalapati, mga batu-bato, mga perdis, at mga maya. 
(1Sa 26:20, Mat 10:29) Bukod diyan, nagsilbi ring 
pagkain ang mga itlog.--Isa 10:14: Luc 11:11, 12. 

Kabilang ang balang sa mga nakakaing kulisap, 
anupat ito at ang pulot-pukyutan ang naging pag- 
kain ni Juan na Tagapagbautismo. (Mat 3:4) Sa nga- 
yon, kumakain ng balang ang ilang Arabe. Karani- 
wan na, pagkatapos itong alisan ng ulo, mga paa, at 
mga pakpak, babalutan ito ng giniling na binutil at 
ipiprito sa langis o sa mantikilya. 

Makahuhuli ng mga isda sa Mediteraneo at ga- 
yundin sa Dagat ng Galilea. Mga mangingisda ang 
ilan sa mga apostol ni Jesu-Kristo, at noong isang 
pagkakataon, matapos siyang buhaying-muli, nag- 
luto si Jesus ng ilang isda sa ibabaw ng nagbaba- 
gang uling para sa kaniyang mga alagad. (Ju 21:9) 
Pinatutuyo rin noon ang mga isda, anupat nagsil- 
bing kumbinyenteng pagkain ng mga manlalakbay. 
Malamang na pinatuyong isda ang ginawa ni Jesus 
sa dalawang makahimalang pagpapakain niya ng 
karamihan. (Mat 15:34, Mar 6:38) Ang isa sa mga 
pintuang-daan ng Jerusalem ay pinanganlang Pin- 
tuang-daan ng mga Isda, malamang na nagpapahi- 
watig na may pamilihan ng isda sa lugar na iyon 
o malapit doon. (Ne 3:3) Noong mga araw ni Nehe- 
mias, ang mga taga-Tiro ay nangalakal ng mga isda 
sa Jerusalem.---Ne 13:16. 

Mga Produktong Gawa sa Gatas at mga Inu- 
min. Mahahalaga ring pagkain noon ang gatas at 
ang mga produktong gawa sa gatas, anupat maaa- 
ring gatas ng baka, kambing, o tupa ang ginagamit. 
(1Sa 17:18) Karaniwan nang sa mga balat na sisid- 
lan inilalagay ang gatas. (Huk 4:19) Madali itong 
umasim. Ang salitang Hebreo na chem-'ah”, isinasa- 
lin bilang “mantikilya,” ay maaari ring mangahulu- 
gang “kurtadong gatas.” Isa ring kilalang pagkain 
noon ang keso. Sa katunayan, ang Libis ng Tyro- 
poeon (mga Manggagawa ng Keso) ay bumabagtas 
sa K panig ng sinaunang lunsod ng Jerusalem. 
--Huk 5:25, 2Sa 17:29: Job 10:10, tingnan ang Keso. 

Ang isa sa mga pangunahing produkto mula sa 
ubas ay alak. Kung minsan, ang alak ay hinahaluan 
ng espesya o kaya'y tinitimpla. (Kaw 9:2, 5; Sol 8:2; 
Isa 5:22) Nagaganap ang pamimitas ng ubas sa pa- 
nahon ng taglagas. Kapag mainit ang klima, di- 
nagtatagal ay kumakasim ang katas nito. Pagkata- 
pos ng pag-aani ng ubas, may ilang buwan pa bago 
ang panahon ng Paskuwa. Kapag araw ng Paskuwa, 
nakaugalian na ng mga grupo ng pamilya na umi- 
nom ng ilang kopa ng alak, na sa panahong iyon ay 
makasim na. Samakatuwid, nang ipagdiwang ni Je- 
sus ang Paskuwa ng 33 C.E., ang ininom niya ay tu- 


636 


nay na pulang alak, na siya rin niyang inialok sa 
kaniyang mga alagad nang pasimulan niya ang Ha- 
punan ng Panginoon. (Mar 14:23-25) Pinakasim na 
alak din ang ginawa ni Jesus sa isang piging ng ka- 
salan. (Ju 2:9, 10) Ginagamit noon ang alak bilang 
gamot. (1Ti 5:23) Ang suka na galing sa alak na 
mula sa ubas, puro man o kaya'y hinaluan ng mga 
espesya o ng mga katas ng prutas, ay ginagamit din 
noon. (Bil 6:3, Ru 2:14) Ang isa pang inumin ay ang 
serbesang trigo: maaari ring gumawa ng nakare- 
represkong inumin mula sa katas ng granada.---Sol 
8:2, Isa 1:22, Os 4:18. 

Manna. Manna ang naging pangunahing pag- 
kain ng mga Israelita sa ilang. Ayon sa paglalara- 
wan sa Bilang 11:7, 8, tulad ito ng buto ng kulantro 
at kahawig ng sahing ng bedelio. Ginigiling ito sa 
mga gilingang pangkamay o dinidikdik sa almires, 
pagkatapos ay pinakukuluan o ginagawang mga ti- 
napay na bilog anupat kalasa ito ng nilangisang ti- 
napay na matamis. Tinutukoy ito bilang “ang mis- 
mong tinapay ng mga makapangyarihan. ”---Aw 78: 
24, 25, tingnan ang MANNA. 

Pagsasalo sa Pagkain. Noong panahon ng Bib- 
liya, ang pagsasalo sa pagkain ay nagpapahiwatig ng 
bigkis ng pagsasamahan. (Gen 31:54; 2Sa 9:7, 10, 11, 
13; tingnan ang KAINAN.) Ang pagtangging makisa- 
lo sa isang tao sa pagkain ay nagpapahiwatig na- 
man ng galit o ng iba pang negatibong damdamin 
o saloobin. (1Sa 20:34, Gaw 11:2, 3; Gal 2:11, 12) 
Kadalasan, ginagamit ang pagkain bilang kaloob, 
upang makamit ang kabutihang-loob ng isang tao 
o matiyak na matatamo iyon, yamang kapag tinang- 
gap ng isang tao ang kaloob, itinuturing na obliga- 
do siyang magpanatili ng mapayapang kaugnayan. 
--Gen 33:8-16, 1Sa 9:6-8, 25:18, 19, 1Ha 14:1-3. 

Ang Pangmalas ng mga Kristiyano. Ang 
mga Kristiyano ay wala sa ilalim ng restriksiyon ng 
Kautusan may kinalaman sa malilinis at maruru- 
ming pagkain. Kahilingan lamang sa kanila na umi- 
was sa dugo at sa mga bagay na binigti, samakatu- 
wid nga, sa mga bagay na hindi napatulo nang 
wasto ang dugo. (Gaw 15:19, 20, 28, 29) Ngunit ma- 
liban sa utos na ito mula sa Bibliya, hindi nila dapat 
gawing isyu ang pagkain o ang pag-iwas sa partiku- 
lar na mga pagkain o kaya'y sikaping kontrolin ang 
budhi ng ibang tao ayon sa sarili nilang budhi may 
kaugnayan sa pagkain. Gayunman, binababalaan 
sila laban sa pagkain ng mga bagay na inihandog sa 
mga idolo at laban sa pagiging sanhi ng ikatitisod ng 
ibang tao dahil sa paggigiit ng kanilang kalaya- 
ang Kristiyano may kinalaman sa pagkain. (1Co 8, 
10:23-33) Hindi dapat unahin ng mga Kristiyano 
ang pagkain o ang paraan ng paggamit nito anupat 
magiging pangalawahin ang Kaharian at ang espiri- 
tuwal na mga kapakanan niyaon.--Ro 14:17: Heb 
13:9. 


637 


Espirituwal na Pagkain. Nalugod si Jesus na 
gawin ang kalooban ng kaniyang Ama at tinukoy 
niya ito bilang pagkain niya. (Ju 4:32, 34) Patiuna 
niyang sinabi noon na aatasan niya “ang tapat at 
maingat na alipin” upang magbigay ng (espirituwal 
na) pagkain sa tamang panahon sa kaniyang mga 
alagad. (Mat 24:44-47: tingnan ang TAPAT AT MAI- 
NGAT NA ALIPIN.) Kung paanong sinabi ni Moises sa 
mga Israelita: “Hindi sa tinapay lamang nabubuhay 
ang tao kundi sa bawat pananalita sa bibig ni Jeho- 
va ay nabubuhay ang tao” (Deu 8:3), hinimok ni Je- 
sus ang kaniyang mga tagasunod na hanapin, hindi 
ang materyal na pagkain, kundi ang pagkaing nana- 
natili para sa buhay na walang hanggan. (Ju 6:26, 
27; ihambing ang Hab 3:17, 18.) Sinabi niya na hu- 
wag silang mabalisa tungkol sa pagkain at inumin, 
sapagkat “ang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa 
sa pagkain.”---Mat 6:25, Luc 12:22, 23. 

Tinukoy ng apostol na si Pablo ang mga panimu- 
lang bagay ng doktrinang Kristiyano bilang “gatas” 
at ang mas malalim na kaalaman bilang “matigas 
na pagkain.” (Heb 5:12-14: 6:1, 2; 1Co 3:1-3) Sinabi 
naman ni Pedro na ang espirituwal na paglaki ay ti- 
nutustusan sa pamamagitan ng “di-nabantuang ga- 
tas na nauukol sa salita.” (1Pe 2:2) Tinawag ni Jesus 
ang kaniyang sarili bilang “ang tinapay ng buhay,” 
na nakahihigit sa manna na inilaan sa ilang, at iti- 
nawag-pansin niya na mayroon siyang suplay nito 
anupat ang kakain nito ay hindi na kailanman ma- 
gugutom. (Ju 6:32-35) Palibhasa'y hindi palaisip sa 
espirituwal, ang ilan sa kaniyang mga tagasunod ay 
nangilabot sa sinabi niya nang ihalintulad niya ang 
kaniyang laman at dugo sa pagkain at inumin (na 
mula roon ay maaari silang “kumain” sa pama- 
magitan ng pananampalataya sa kaniyang haing 
pantubos) ukol sa buhay na walang hanggan.--Ju 
6:54-60. 

Nangangako si Jehova ng isang panahon kung ka- 
ilan maglalaan siya ng kasaganaan kapuwa sa espi- 
rituwal at materyal na pagkain para sa kaniyang 
tapat na bayan sa buong lupa, anupat hindi magi- 
ging banta sa kanila ang anumang taggutom.---Aw 
72:16, 85:12; Isa 25:6; tingnan ang PAGLULUTO, MGA 
KAGAMITAN SA PAGLULUTO, TAGGUTOM, at ang iba't 
ibang uri ng pagkain sa ilalim ng kani-kanilang pa- 
magat. 


PAGKAKAHAYAG, PAGHAHAYAG [sa In- 
gles, manifestation]. Isang pagbubunyag, o nakiki- 
tang katibayan, isang pagtatanghal ng awtoridad 
o kapangyarihan. Ang terminong Griego na epi- 
pha'nei-a, isinalin bilang “pagkakahayag,” ay gina- 
gamit sa Kasulatan upang tumukoy sa mga araw ni 
Jesu-Kristo sa lupa at lalo na may kinalaman sa iba't 
ibang pangyayari sa panahon ng kaniyang pagkana- 
ririto taglay ang maharlikang kapangyarihan. 


PAGKAKAHAYAG, PAGHAHAYAG 


Nahayag sa Laman ang Anak ng Diyos. Isi- 
nulat ng apostol na si Pablo ang mga salita sa 2 Ti- 
moteo 1:9-11 may kinalaman sa “pagkakahayag sa 
ating Tagapagligtas, si Kristo Jesus,” sa laman. Ang 
pagsusugo sa Anak ng Diyos mula sa langit ay ukol 
sa pagbabangong-puri ng soberanya ni Jehova. Ha- 
hantong din ito sa “pagpawi sa kamatayan' na mina- 
na kay Adan at isisiwalat nito ang pag-asa ng ilang 
tao na mabuhay sa langit taglay ang kawalang-kasi- 
raan. Bilang bahagi ng pasulong na katuparan ng 
“sagradong lihim ng makadiyos na debosyong ito,” 
si Jesus ay “nahayag sa laman.” (1Ti 3:16) Ang pag- 
susugong ito ng Diyos sa kaniyang Anak ay tinukoy 
rin ni Pablo bilang isang ‘paghahayag’ ng di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos “na nagdadala ng 
kaligtasan sa lahat ng uri ng tao... , na tinuturuan 
tayo na itakwil ang pagka-di-makadiyos at maka- 
sanlibutang mga pagnanasa at mamuhay na taglay 
ang katinuan ng pag-iisip at katuwiran at makadi- 
yos na debosyon sa gitna ng kasalukuyang siste- 
mang ito ng mga bagay, habang hinihintay natin 
ang maligayang pag-asa at maluwalhating pagka- 
kahayag ng dakilang Diyos at ng Tagapagligtas na- 
tin, si Kristo Jesus." (Tit 2:11-13) Ang pagkakahayag 
ni Kristo taglay ang kaluwalhatian, kapag naisaka- 
tuparan na, ay maghahayag din sa kaluwalhatian 
ng Diyos, na nagsugo sa kaniya. 

Nahayag si Kristo sa Makalangit na Kaluwal- 
hatian. Sa panahon ng pagkanaririto ni Kristo, 
itutuon niya ang kaniyang pansin sa kaniyang espi- 
rituwal na mga kapatid na natutulog sa kamatayan. 
Ang mga ito ang tinutukoy ni Pablo na 'umibig sa 
pagkakahayag ni Kristo’ at tatanggap ng ‘korona ng 
katuwiran bilang gantimpala, anupat kabilang ang 
apostol sa mga ito. (2Ti 4:8) Kapag ang Panginoon 
ay 'bumaba mula sa langit na may nag-uutos na pa- 
nawagan, may tinig ng arkanghel at may trumpeta 
ng Diyos, ang mga patay na kaisa ni Kristo ang 
unang babangon, at tatanggapin sila ni Kristo sa ka- 
niyang sarili. Sa gayon, sa kamangha-manghang 
paraan ay mahahayag siya sa kanila taglay ang ka- 
niyang kaluwalhatian. Pagkatapos ay ihahayag na- 
man niya ang kaniyang pagkanaririto sa mga ka- 
patid niyang naririto pa sa lupa, at tatanggapin 
niya sila sa kaniyang sarili kapag sila'y namatay na. 
-1Te 4:15, 16: Ju 14:3; Apo 14:13. 

Bilang Hari at Hukom. Noong si Kristo ay 
nasa harap ni Poncio Pilato, sinabi niya na ang ka- 
niyang Kaharian ay hindi bahagi ng sanlibutang ito, 
bagaman hindi niya ikinaila na siya ay isang hari. 
(Ju 18:36, 37) Hindi niya inihayag noon ang kani- 
yang sarili bilang isang makapangyarihang tagapa- 
mahala, sapagkat hindi pa dumarating ang panahon 
upang hawakan niya ang awtoridad ng Kaharian. 
Gayunpaman, darating ang panahon kung kailan 


PAGKAKALBO 


malinaw na makikilala ang “pagkakahayag ng ating 
Panginoong Jesu-Kristo,” kapag gumamit na siya ng 
awtoridad bilang ang “maligaya at tanging Ma- 
kapangyarihang Tagapamahala” at “Hari niyaong 
mga namamahala bilang mga hari at Panginoon ni- 
yaong mga namamahala bilang mga panginoon.” 
-1Ti 6:13-16, Dan 2:44: 7:13, 14. 

Dahil sa dumarating na Kaharian at sa pagkaka- 
hayag ni Kristo, sinabi ni Pablo kay Timoteo: “May- 
kataimtiman kitang inuutusan sa harap ng Diyos at 
ni Kristo Jesus, na itinalagang humatol sa mga bu- 
hay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kani- 
yang pagkakahayag at ng kaniyang kaharian, ipa- 
ngaral mo ang salita.” (2Ti 4:1, 2) Sa gayo'y tinukoy 
ng apostol ang panahon kung kailan malinaw na 
mahahayag ang maluwalhating posisyon ni Kristo 
sa langit, na sa panahong iyon ay pasasapitin niya 
sa lupa ang mga kahatulan ng Diyos. 

Kapag pinuksa ang “taong tampalasan.” 
Nang sumulat si Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalo- 
nica “may kaugnayan sa pagkanaririto ng ating Pa- 
nginoong Jesu-Kristo,” hinimok niya sila na huwag 
matinag mula sa kanilang katinuan ni mabagabag 
ng anumang mensahe “na wari bang ang araw ni 
Jehova ay narito na.” Ang makasagisag na “taong 
tampalasan,” na kumikilos na sa loob ng maraming 
siglo bilang pagsalansang sa Diyos at kay Kristo, ay 
papawiin “sa pamamagitan ng pagkakahayag ng ka- 
niyang pagkanaririto.” Makikilala niyaong “isa na 
tampalasan” ang pagkanaririto ni Kristo, hindi dahil 
sa pananampalataya, gaya ng mga Kristiyano, na 
umibig sa kaniyang pagkakahayag, kundi dahil sa 
kapangyarihan ni Jesus na mahahayag kapag pi- 
nuksa niya ang mga kabilang sa makasagisag na 
“taong” iyon.---2Te 2:1-8, tingnan ang TAONG TAMPA- 
LASAN. 

Paghahayag ng Espiritu at ng Katotohanan. 
Nang maibuhos ang banal na espiritu sa mga alagad 
ni Kristo, ang di-nakikitang pagkilos nito sa mga 
alagad na iyon ay “nahayag' sa pamamagitan ng na- 
kikitang mga katibayan. Ang ilan sa mga ito ay: ang 
kakayahang magsalita ng mga wikang banyaga, 
mga kaloob na pagpapagaling, at kaunawaan sa ki- 
nasihang mga pananalita. (1Co 12:7-10) May bi- 
nanggit din ang apostol na si Pablo na “paghahayag 
ng katotohanan” sa iba sa pamamagitan ng mabu- 
ting paggawi at pangangaral ng mga Kristiyano. 
— 2Co 4:2. 


PAGKAKALBO. Ang kawalan ng buhok sa 
ulo, bagaman hindi laging tumutukoy sa ganap na 
pagkaubos ng buhok. Kadalasan, ilang bahagi la- 
mang ng ulo ang nakakalbo, samantalang tumutu- 
bo naman nang normal ang buhok sa ibang bahagi 
ng ulo. Ang ganitong uri ng pagkalugas ng buhok 


638 


ay tinatawag na pattern baldness at mga 90 porsi- 
yento ng lahat ng kaso ang may ganitong uri ng 
pagkakalbo. Binabanggit sa Bibliya ang “pagkakal- 
bo” (sa Heb., qor-chah), “kalbong bahagi ng tuktok” 
(sa Heb., qa'-rachath), at “pagkakalbo sa noo" (sa 
Heb., gib-beach at gab-bachath). (Lev 13:41-44, 
21:5) Hindi alam kung ano ang eksaktong sanhi ng 
pagkakalbo. Sa karamihan ng mga kaso, itinuturing 
na ito ay namamana, bagaman maaari ring ma- 
ging sanhi ang impeksiyon, di-timbang na hormon, 
pagtanda, mga sakit sa nerbiyo, gayundin ang ilang 
medikal na panggagamot, at sipilis. 

Ang pagkakalbo ay isang depekto na nakababa- 
was sa pagiging kaakit-akit ng isa, kaya naman ini- 
uugnay ito ng mga tao noong sinaunang mga pana- 
hon sa kahihiyan, pagdadalamhati, at kabagabagan. 
(Isa 3:24: 15:2, Jer 47:5: Eze 27:31, Am 8:10, Mik 
1:16) Gayunman, sa ilalim ng Kautusan ni Moises, 
hindi itinuturing na karumihan ang pagkakalbo. 
(Lev 13:40) Sa Kautusang ibinigay sa pamamagitan 
ni Moises, hindi itinatala ang pagkakalbo bilang 
isang depekto na makahahadlang sa isa sa pagliling- 
kod bilang saserdote. Sa pangitain ng propetang si 
Ezekiel, iniutos sa mga saserdote na hindi nila dapat 
hayaang nakalugay o naahitan ang kanilang buhok, 
kundi dapat nila itong gupitin.---Eze 44:20. 

Ang propeta ni Jehova na si Eliseo ay kalbo. Pag- 
katapos niyang halinhan si Elias sa katungkulan ng 
propeta at samantalang umaahon siya mula sa Jeri- 
co patungong Bethel, nilibak siya ng isang pangkat 
ng mga bata na sumisigaw: “Umahon ka, kalbo! 
Umahon ka, kalbo!” Waring hindi ang pagiging kal- 
bo ni Eliseo ang pangunahing dahilan ng kanilang 
pangungutya kundi dahil nakita nila na suot ng 
isang lalaking kalbo ang pamilyar na opisyal na ka- 
suutan ni Elias. Ayaw nilang makita roon ang sinu- 
mang kahalili ni Elias. Gusto nilang magpatuloy na 
lamang siya sa pag-ahon sa Bethel o umakyat siya 
sa langit sa pamamagitan ng buhawi gaya ng gina- 
wa ng dating may-suot ng opisyal na kasuutang 
iyon. (2Ha 2:11) Bilang sagot sa paghamong ito sa 
kaniyang pagiging kahalili ni Elias at upang maturu- 
an ang mga batang ito at ang kanilang mga magu- 
lang ng wastong paggalang sa propeta ni Jehova, sa 
pangalan ng Diyos ni Elias ay isinumpa ni Eliseo ang 
nangungutyang pangkat na iyon. Naging pagsubok 
iyon sa kaniyang pagkapropeta. Ipinakita naman ni 
Jehova ang kaniyang pagsang-ayon kay Eliseo nang 
pangyarihin Niya na lumabas ang dalawang osong- 
babae mula sa kalapit na kakahuyan at lurayin ng 
mga ito ang 42 sa mga bata.---2Ha 2:23, 24. 

Ginawang kaugalian ng ilang grupo ng mga tao 
ang pagpapakalbo sa pamamagitan ng pag-aahit ng 
kanilang buhok sa panahon ng pamimighati dahil sa 
pagkamatay ng isang kamag-anak o dahil sa relihi- 


639 


yosong mga kadahilanan, ngunit ipinagbawal ito sa 
mga Israelita. (Deu 14:1) Espesipikong inutusan ang 
mga saserdote na huwag magpakalbo o mag-ahit ng 
mga dulo ng kanilang mga balbas para sa mga pa- 
tay. (Lev 21:5) Inutusan ang Israel na huwag gupi- 
tin ang buhok sa gilid ng kanilang mukha o ang dulo 
ng kanilang mga balbas.--Lev 19:27: Jer 9:26, ting- 
nan ang BALBAS. 

Sa Ehipto, karaniwang ipinaaahit ng mga lalaki 
ang buhok sa kanilang ulo, at itinuturing nila ang 
balbas bilang tanda ng pagdadalamhati o pagkabu- 
rara. Kaya naman nang ilabas si Jose sa bilangguan, 
nag-ahit muna siya bago siya dinala sa harap ni Pa- 
raon. (Gen 41:14) Gayunman, tinatakpan ng mga 
Ehipsiyo ng mga peluka ang kanilang pagkakalbo, at 
marami sa mga nag-aahit ng kanilang ulo at balbas 
ay nagsusuot ng peluka at nagtatali ng artipisyal na 
balbas. Ang Ebers Papyrus, isang Ehipsiyong akda 
sa medisina na mula pa noong ikalawang milen- 
yo B.C.E., ay may 11 reseta para mapigilan ang pag- 
kakalbo. 

Sa Kautusan, dapat ahitan ng isa na may ketong 
sa ulo ang kaniyang ulo sa pasimula ng yugto ng 
pagkukuwarentenas sa kaniya, sa araw ng pagpapa- 
dalisay, at muli sa ikapitong araw. (Lev 13:33, 14: 
8, 9) Kung madungisan ang isang Nazareo, aahitan 
niya ang kaniyang ulo sa panahon ng pagtatatag ng 
kaniyang pagkakadalisay. (Bil 6:9) Ang babaing bi- 
hag na kukunin ng isang kawal na Israelita bilang 
asawa ay kailangang mag-ahit ng kaniyang ulo. 
--Deu 21:12. 

Dumanas ng pansamantalang pagkakalbo ang 
mga hukbo ni Nabucodonosor noong isinasagawa 
nila ang napakahirap na pagkubkob sa lupaing lun- 
sod ng Tiro. Sinabi ni Jehova kay Ezekiel na “ang 
bawat ulo ay nakalbo, at ang bawat balikat ay na- 
talupan” habang isinasagawa ng hukbong militar ni 
Nabucodonosor ang “isang malaking paglilingkod” 
sa paglalapat ng kahatulan sa Tiro. Nakalbo ang ka- 
nilang mga ulo dahil sa pagkiskis ng kanilang mga 
helmet at natalupan naman ang kanilang mga bali- 
kat sa pagpapasan ng mga materyales (para sa 
paggawa ng mga tore at mga kuta).---Eze 26:7-12: 
29:17, 18. 

Sa ilang lugar noong mga araw ng mga apostol, 
halimbawa, sa imoral na lunsod ng Corinto, ang 
mga babae na nahuling nangangalunya o nakikiapid 
ay pinaparusahan sa pamamagitan ng pag-ahit sa 
kanilang buhok. Ang mga aliping babae naman ay 
ginugupitan nang maikli. Lumilitaw na tinutukoy ito 
ni Pablo bilang ilustrasyon nang sabihin niya na 
kung ang isang babae sa kongregasyong Kristiyano 
ay mananalangin o manghuhula nang di-nalalam- 
bungan ang kaniyang ulo, bagaman may buhok ito 
na pantalukbong, ipaahit na nga niya nang tuluyan 


PAGKAKAMALI, PAGHAHANAP NG PAGKAKAMALI 


ang kaniyang buhok upang lubusin ang kaniyang 
pagsalansang at ipakita ang kaniyang kahihiyan sa 
hindi niya paggalang sa simulain ng Diyos sa pagka- 
ulo.— 1Co 11:3-10. 


PAGKAKAMALI, PAGHAHANAP NG 
PAGKAKAMALI. Ang pagkakamali ay isang 
pagpapabaya, pagkukulang, depekto, di-kasakdalan; 
maaari itong mangahulugan ng hindi paggawa ng 
tama; gayundin ng pananagutan dahil sa pagkabi- 
gong gawin ang isang bagay o dahil sa isang masa- 
mang gawa. (Exo 5:16; Aw 50:20; Mat 18:15) Sa Bi- 
bliya, ang pagkakamali ay kadalasang tumutukoy sa 
isang dahilan upang masisi ang isa o sa isang parti- 
kular na sanhi upang di-sang-ayunan ang isa. 

Paghahanap ng Pagkakamali. Ang pananali- 
tang “kakitaan o humanap ng pagkakamali” ay lumi- 
litaw kapuwa sa Hebreo at Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Sa Hebreo ay salin ito ng pandiwang 
riv, na nangangahulugang “makipaglaban” sa pisi- 
kal, berbal, o legal na paraan. Kaya naman, iyon ay 
isinasalin bilang ‘makipagtalo,’ “makipaglaban, at 
“ipakipaglaban ang usapin sa batas’ (Gen 26:20, Deu 
33:7, 1Sa 24: 15), gayundin “kakitaan ng pagkakama- 
li” o Maghanap ng kamalian. '---Ne 5:7: 13:11, 17, 25; 
Aw 108:9, tingnan ang PAGTATALO, PAG-AAWAY. 

Ang salitang Griego na aiti'a, na lumilitaw sa pa- 
nanalitang “kakitaan o humanap ng pagkakamali,” 
ay isinasalin din bilang “dahilan,” “paratang,” at “sa- 
ligan.” (Gaw 13:28, 25:18; Mat 19:3) Pagkatapos ni- 
yang siyasatin si Jesu-Kristo salig sa mga paratang 
na iniharap ng mga Judio, si Pilato ay walang na- 
sumpungang katibayan ng pagkakasala sa kaniya at 
tatlong ulit niyang ipinatalastas sa mga Judio: “Wala 
akong masumpungang pagkakamali sa kaniya.” (Ju 
18:38: 19:4, 6) Ang “kakitaan o humanap ng pagka- 
kamali” ay salin din ng Griegong mem pho-mai, na 
nangangahulugang “sisihin, masisi.”---Ro 9:19; Heb 
8:8. 

Mga Pakikitungo ni Jehova sa May-Pagku- 
kulang na Sangkatauhan. Ang mga gawa ng 
Diyos na Jehova ay sakdal, walang pagkukulang (sa 
Heb., ta:mim', tumutukoy sa bagay na malusog, sak- 
dal, walang pagkukulang), gaya rin naman ng lahat 
ng kaniyang mga salita at mga pagkilos. (Deu 32:4, 
tlb sa Rbi8) Dahil dito at dahil sa kaniyang pagi- 
ging makapangyarihan-sa-lahat, maaari niyang sa- 
bihin, gaya noong itinutuwid niya si Job: “Ang isa 
bang mapaghanap ng pagkakamali [sa literal, isa 
na nagpaparusa, nagtutuwid, dumidisiplina] ay da- 
pat na makipagtalo sa Makapangyarihan-sa-lahat?” 
(Job 40:1, 2) Sinasabi ng apostol na si Pablo na ang 
Diyos ay may karapatang makitungo sa kaniyang 
mga nilalang sa paraang kinalulugdan Niya, kung 
paanong ang isang magpapalayok ay gumagawa 
ng iba't ibang sisidlan ayon sa nais niya. Ang Diyos 


PAGKAKASALA 


ay nagpaparaya sa “mga sisidlan ng poot” nang may 
layunin, gaya ng ginawa niya kay Paraon, samanta- 
lang kinaaawaan naman niya ang “mga sisidlan ng 
awa,” at hindi natin makatuwirang makukuwestiyon 
ang pagkilos ng Diyos sa bagay na ito.---Ro 9: 14-24. 

Sa kabilang dako naman, ang mga lakad at mga 
gawa ng tao ay kadalasan nang may pagkukulang. 
Kasalanan at kamalian ang minana ng lahat ng tao 
mula kay Adan. (Ro 5:12; Aw 51:5) Ngunit “nalala- 
man” ni Jehova, na walang pagkukulang, “ang ka- 
anyuan natin, na inaalaalang tayo ay alabok,” at 
siya ay maawain. (Aw 103:13, 14) Itinuring niya 
ang tapat at masunuring si Noe bilang “walang 
pagkukulang sa gitna ng kaniyang mga kapana- 
hon.” (Gen 6:9) Iniutos niya kay Abraham, “Luma- 
kad ka sa harap ko at ikaw ay maging walang pag- 
kukulang.” (Gen 17:1) Bagaman ang mga lalaking 
ito ay di-sakdal at namatay, sila'y itinuring ni Jeho- 
va, na 'tumitingin sa kung ano ang nasa puso,' bi- 
lang walang pagkukulang (1Sa 16:7: ihambing ang 
2Ha 20:3; 2Cr 16:9.) Iniutos niya sa Israel: “Ma- 
ging walang pagkukulang ka kay Jehova na iyong 
Diyos.” (Deu 18:13, 2Sa 22:24) Inilaan niya ang ka- 
niyang walang-pagkukulang na Anak (Heb 7:26) 
bilang isang haing pantubos, at salig dito ay maa- 
ari Niyang tawaging “matuwid,” o walang pagkuku- 
lang yaong mga nananampalataya at sumusunod, 
samantalang kasabay nito ay pinananatili ang ka- 
niyang posisyon bilang ang matuwid at walang- 
pagkukulang na Hukom.---Ro 3:25, 26; tingnan ang 
KASAKDALAN, KATAPATAN. 

Ang Tipang Kautusan. Sinabi ng apostol na si 
Pablo na ang Kautusan ay “espirituwal” at “mainam” 
(Ro 7:14, 1Ti 1:8) at, pagkatapos niyang talakayin 
ang ikasampung utos nito, sinabi niya na “ang Kau- 
tusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at 
mabuti.” (Ro 7:7-12) Kung gayon, bakit sinabi rin 
niya: “Sapagkat kung ang unang tipan na iyon ay 
walang kakulangan [o, walang kapintasan], hindi na 
sana naghanap ng dako para sa ikalawa”? (Heb 8:7) 
Ipinaliwanag ni Pablo: “Kinakikitaan nga niya [ni Je- 
hova, sa pamamagitan ni Jeremias] ng pagkakama- 
li [o, sinisisi] ang mga tao.” (Heb 8:8, 9; ihambing 
ang Jer 31:31, 32.) Sa iba pang teksto, ipinakita niya 
na may kawalang-kakayahan sa Kautusan, palibha- 
sa'y “mahina ito dahil sa laman.” (Ro 8:3) Gayundin, 
ipinakita niya sa lohikal na paraan na ang kasakda- 
lan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng Leviti- 
kong pagkasaserdote, na kinailangang palitan kasa- 
ma ang kautusang umuugit dito, na “ang Kautusan 
ay walang anumang pinasakdal”: at na “hindi ka- 
yang pasakdalin” ng mga kaloob at mga hain nito 
“ang taong gumagawa ng sagradong paglilingkod 
may kinalaman sa kaniyang budhi.”--Heb 7:11, 12, 
19: 9:9. 


640 


Pakikitungo sa mga Pagkakamali ng Bawat 
Isa. Pinapayuhan tayo ng Bibliya na “patuloy nin- 
yong pagtiisan ang isa't isa at lubusang patawarin 
ang isa't isa kung ang sinuman ay may dahilan sa 
pagrereklamo laban sa iba.” (Col 3:13) Kung sisingi- 
lin tayo sa lahat ng ating pagkakamali, lahat tayo ay 
mahahatulan. Maraming pagkakamali ang maaa- 
ring palampasin at walang alinlangan na hindi da- 
pat naisin ng isang Kristiyano na ihayag pa sa iba 
ang mga pagkakamali ng kaniyang mga kapatid. Si- 
nasabi ng Kasulatan hinggil sa taong balakyot: “Ikaw 
ay umuupo at nagsasalita laban sa iyong sariling ka- 
patid, nagbubunyag ka ng pagkakamali laban sa 
anak ng iyong ina. ”---Aw 50:16, 20. 

Gayunman, tinuruan ni Jesu-Kristo ang kaniyang 
mga alagad hinggil sa dapat nilang gawin may kina- 
laman sa ilang malulubhang pagkakasala. Bilang 
unang hakbang, ipinayo niya: “Kung ang kapatid mo 
ay magkasala, pumaroon ka at ihayag ang kaniyang 
pagkakamali [sa literal, “sawayin siya”] na ikaw at 
siya lamang. Kung makinig siya sa iyo, natamo mo 
ang iyong kapatid.” Pagkatapos nito ay binalangkas 
ni Jesus ang mga hakbang na dapat gawin kung ma- 
bigo ang unang pagsisikap na ito.--Mat 18:15-17, 
tingnan din ang Gal 6:1. 

Isang Walang Pagkukulang na Ministeryo. 
Ang apostol na si Pablo, na lubhang nagpapasala- 
mat at nagpapahalaga sa maluwalhating kayama- 
nan ng ministeryo, ay nagsikap na luwalhatiin ang 
ministeryong ito sa pamamagitan ng maingat na 
pagbabantay sa bawat aspekto ng kaniyang buhay 
at paggawi. Sinabi niya sa kaniyang liham sa kon- 
gregasyon sa Corinto: “Sa anumang paraan ay hindi 
kami nagbibigay ng anumang dahilan na ikatitisod, 
upang ang aming ministeryo ay huwag makitaan 
ng pagkakamali.” (2Co 6:3) Yaong mga kumukuwes- 
tiyon sa pagka-apostol ni Pablo ay kabilang sa kon- 
gregasyon doon at lagi nilang hinahanapan ng pag- 
kakamali at sinisiraang-puri si Pablo upang maliitin 
siya at sirain ang awtoridad niya sa kongregasyon 
bilang apostol. Palibhasa'y nababatid niya ito at na- 
lalaman din niya ang panganib na baka hanapan 
sila ng pagkakamali at magkaroon ng suliranin sa 
salapi, tiniyak niya sa kongregasyon na isusugo niya 
si Tito at ang isa pang mapagkakatiwalaang kapatid 
na inatasan ng mga kongregasyon upang mag- 
asikaso sa mga abuloy. “Sa gayon,” isinulat ni Pablo, 
“iniiwasan namin na ang sinumang tao ay makaki- 
ta sa amin ng pagkakamali may kaugnayan sa saga- 
nang abuloy na ito na pangangasiwaan namin.” 
--2C0 8:16-21. 


PAGKAKASALA. Tingnan ang KASALANAN: 
USAPIN SA BATAS. 


PAGKAKASALA, HANDOG UKOL SA. 
Tingnan ang HANDOG, MGA. 


641 


PAGKAKASALA SA DUGO |5sa Ingles, blood- 
guilt]. Kung minsan, ang salitang Hebreo para sa 
“dugo” (dam, sa pangmaramihan, damim’) ay tu- 
mutukoy sa pagkakasalang bunga ng pagbububo ng 
dugong walang-sala at sa gayon ay isinasalin bilang 
“pagkakasala sa dugo.”--Exo 22:2, tlb sa Rbi8, 1Ha 
2:37, tlb sa Rbi8. 

Ang “mga kamay na nagbububo ng dugong wa- 
lang-sala” ay isa sa mga bagay na lubhang karima- 
rimarim kay Jehova mula pa noong sumigaw ang 
dugo ng matuwid na si Abel mula sa lupa. (Kaw 
6:16, 17: Gen 4:10, Aw 5:6) Matagal na ring alam ng 
mga tao ang pagiging sagrado ng dugo: nang luma- 
bas si Noe at ang kaniyang pamilya mula sa arka, 
ipinabatid sa kanila ang napakasasamang bunga na 
sasapit sa mga may pagkakasala sa dugo.---Gen 9:6, 
37:21, 22; 42:22. 

Nang sumapit ang takdang panahon, naglabas ng 
mga kautusan, anupat malinaw na tinukoy kung 
anu-anong krimen ang karapat-dapat sa kamata- 
yan, at sa ganitong paraan, maiiwasan ng bawat isa 
ang paggawa ng bagay na maaaring magdala ng 
pagkakasala sa dugo sa kaniyang sariling ulo. Nag- 
tatag naman ng ibang batas upang maipagsangga- 
lang ang mga tao mula sa pagbububo ng dugong 
walang-sala. Kailangang gumawa ng mga halang sa 
palibot ng bubong ng mga bahay na patag ang bu- 
bungan upang huwag mahulog ang mga tao mula 
roon. (Deu 22:8) Kailangang bantayan ng isang tao 
ang kaniyang toro upang huwag itong makapanu- 
wag ng mga tao. (Exo 21:29) Kung mapatay ang 
isang magnanakaw habang nanloloob ito sa gabi, 
wala roong nasasangkot na pagkakasala sa dugo: 
ngunit kung mapatay siya sa araw, iba namang 
kaso iyon. (Exo 22:2, 3) Nagsaayos ng mga kanlu- 
ngang lunsod upang maipagsanggalang ang naka- 
patay nang di-sinasadya mula sa tagapaghiganti ng 
dugo. (Bil 35:25: Deu 19:9, 10; Jos 20:2, 3; tingnan 
ang TAGAPAGHIGANTI NG DUGO.) Kung mabigo si Eze- 
kiel sa kaniyang tungkulin bilang isang bantay sa 
Israel, mapapasakaniya ang dugo ng mga tumata- 
han doon. (Eze 3:18, 20, 33:6, 8) Kung isasaisip ito, 
mauunawaan natin ang ibig tukuyin ng apostol na si 
Pablo nang sabihin niyang siya'y walang pagkaka- 
sala sa dugo.---Gaw 18:6, 20:26. 

Itinatala ng Bibliya kapuwa yaong mga walang 
pagkakasala sa dugo at yaong mga may pagkakasa- 
la sa dugo, at ang mga ito ay nagsisilbing mai- 
nam na mga babalang halimbawa. Nariyan si Saul, 
na noong minsan ay nakaiwas na magkasala sa 
dugo dahil hindi niya pinatay si David, gayunman 
nang maglaon, dinalhan ni Saul ng pagkakasala sa 
dugo ang kaniyang buong sambahayan nang may- 
kamangmangan niyang patayin ang ilan sa mga Gi- 
beonita. (1Sa 19:5, 6; 2Sa 21:1) Mayroon ding ilan na 


PAGKAKULONG, PAGKABIHAG 


nagkaroon ng pagkakasala sa dugo sa iba't ibang pa- 
raan. (Huk 9:24, 2Sa 1:16, 4:6-12) Sa kabilang dako, 
naiwasan ni David ang gayong pagkakasala nang 
dinggin niya ang babala ni Jehova na ipinarating sa 
kaniya sa pamamagitan ni Abigail. (1Sa 25:24-26, 
31, 33) Winasak ang lunsod ng Jerusalem noong 
607 B.C.E. dahil sa malubhang pagkakasala sa dugo. 
(Eze 22:2-4, 23:37, 45) Gaya rin ng mga lider noong 
panahon ni Jeremias, hindi maikakaila ng mga lider 
ng huwad na relihiyon noong mga araw ni Jesus 
ang kanilang pagkakasala sa dugo sapagkat, sa da- 
lawang pagkakataong ito, kasimpula ng krimson 
ang kanilang mga laylayan dahil sa dugo ng tapat 
na mga lingkod ni Jehova. (Jer 2:34, Mat 23:35, 36, 
27:24, 25; Luc 11:50, 51) Napakalaki ng pagkakasala 
sa dugo ng dakilang “patutot” na Babilonyang Daki- 
la anupat sinasabing lasing siya sa dugo ng bayan ni 
Jehova.--Apo 17:5, 6: 18:24. 

Tunay na hindi marapat ipamuhay ng gayong 
mga may pagkakasala sa dugo ang kalahati ng ka- 
nilang mga buhay, gaya ng sinabi ni David. (Aw 
55:23) Gaya ng ginawa ni David, dapat ding idala- 
ngin ng lahat na iligtas sila ni Jehova kapuwa mula 
sa pagkakasala sa dugo at sa mga may pagkakasa- 
la sa dugo. (Aw 51:14: 59:2, 139:19) Gaya ng patiu- 
nang sinabi ng hula sa Apocalipsis, di-magtatagal 
at darating ang panahon kapag isang malakas na 
koro ng papuri ang paiilanlang kay Jehova dahil na- 
puksa na ang mga huling elemento ng Babilonyang 
Dakila at naipaghiganti na magpakailanman ang 
dugo ng lahat ng mga walang-sala na ito.---Apo 
19:1, 2. 

Binabalangkas ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan ang tatlong magkakaibang paraan kung paa- 
no maaaring magkaroon ng pagkakasala sa dugo 
sa harap ng Diyos ang isang Kristiyano: (1) sa 
pamamagitan ng pagbububo ng dugo, pagpaslang 
--kabilang dito yaong mga aktibo o tahimik na su- 
musuporta sa mga gawain ng isang organisasyon 
na may pagkakasala sa dugo (gaya ng Babilonyang 
Dakila [Apo 17:6, 18:2, 4] o ng iba pang organisa- 
syon na nagbubo ng napakaraming dugong walang- 
sala [Apo 16:5, 6, ihambing ang Isa 26:20, 21]): 
(2) sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng dugo 
sa anumang paraan (Gaw 15:20): at (3) sa pama- 
magitan ng hindi pangangaral ng mabuting balita 
ng Kaharian, anupat ipinagkakait ang nagliligtas- 
buhay na impormasyong taglay nito.--Gaw 18:6, 
20:26, 27; ihambing ang Eze 33:6-8. 


PAGKAKASIWALAT. 


WALAT. 
PAGKAKULONG, PAGKABIHAG. Ang ka- 


lagayan ng isang taong pinipigilan ayon sa proseso 
o awtoridad ng batas, aktuwal na pagkabilanggo. 


Tingnan ang PAGSISI- 


PAGKAKUMBERTE 


Ang isang halimbawa nito ay ang mestisong Isra- 
elita na nang-abuso sa pangalan ni Jehova saman- 
talang siya'y nasa kampo ng Israel. Matapos siyang 
lumabag sa Kautusan, sinabi ng ulat: “Pagkatapos 
ay inilagay nila siya sa kulungan hanggang sa mag- 
karoon ng malinaw na kapahayagan sa kanila ayon 
sa salita ni Jehova.” (Lev 24:10-16, 23) Sa Israel, ka- 
raniwan nang hindi ikinukulong nang matagal ang 
mga kriminal sapagkat dapat nilang ilapat nang ma- 
bilis ang katarungan. (Jos 7:20, 22-25) Gayunman, 
sa kasong ito, at sa kaso ng manlalabag ng Sabbath 
sa Bilang 15:32-36, hinintay muna nilang linawin ni 
Jehova ang kautusan, ngunit nang matiyak na ang 
pasiya ni Jehova sa bagay na iyon, kaagad na inila- 
pat ang hatol. Sa katulad na paraan, ikinulong si Pe- 
dro at ang iba pang mga apostol, bagaman hindi 
iyon makatarungan, samantalang hinihintay nila 
ang paglilitis sa harap ng Sanedrin noong sumunod 
na araw. (Gaw 4:3, 5:17, 18) Binabanggit din sa Ka- 
sulatan na si Jeremias ay di-makatarungang inila- 
gay sa pag-iingat sa Looban ng Bantay, ngunit hin- 
di ito basta pag-iingat bago ang paglilitis kundi 
aktuwal na pagbibilanggo.---Jer 37:21. 

Sa Galacia 3:19-25, ang mga terminong “naba- 
bantayan” at “pagkakabihag” ay ginagamit sa espiri- 
tuwal na diwa. Sinasabi ni Pablo na inihayag ng Ka- 
utusan ang mga pagsalansang at na “sama-samang 
dinala ng Kasulatan ang lahat ng bagay sa pag- 
kakabihag sa kasalanan.” Ngunit nagpatuloy siya: 
“Gayunman, bago dumating ang pananampalataya, 
tayo ay nababantayan sa ilalim ng kautusan, na 
sama-samang dinadala sa pagkabihag, na nakati- 
ngin sa pananampalatayang nakatalagang isiwalat.” 
Sa gayon ay idiniin niya kung paanong ang likas na 
Israel ay nasa espirituwal na pagkabihag noon, anu- 
pat nababantayan o naiingatan ng Kautusan, hang- 
gang noong dumating ang pananampalataya kay 
Kristo. 


PAGKAKUMBERTE. Tingnan ang Pagsisisi 
(Pagkakumberte---Isang Pagtalikod). 


PAGKALAGLAG. 


PAGKALANGO. 
PAGLALASING. 


PAGKALIPOL |sa Ingles, cutting off]. Sa Isra- 
el, kapag ginamit ang pananalitang ito bilang isang 
kaparusahan dahil sa paglabag sa Kautusan, nanga- 
ngahulugan ito ng pagpatay. Naniniwala ang ilang 
rabinikong iskolar na nangangahulugan lamang ito 
ng pagtitiwalag mula sa kongregasyon ng Israel, ba- 
gaman nagkakaiba-iba ang kanilang opinyon. 

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga teksto ng 
Kasulatan na bumabanggit sa mga paglabag na ti- 
nakdaan ng kaparusahang ito, matitiyak na tumutu- 


Tingnan ang ABORSIYON. 


Tingnan ang KALASINGAN, 


642 


koy ito sa parusang kamatayan, na inilalapat ng 
mga awtoridad sa Israel o ng Diyos mismo. Yaong 
pinakamalulubhang krimen ang hinahatulan ng pa- 
rusang pagkalipol. Kabilang sa mga ito ang kawa- 
lang-galang kay Jehova (ang Diyos at Hari ng Isra- 
el), idolatriya, paghahain ng mga anak, espiritismo, 
paglapastangan sa mga bagay na sagrado, at ang 
kasuklam-suklam na mga gawain gaya ng insesto, 
bestiyalidad, at sodomiya. Sa ilang pagkakataon, es- 
pesipikong binabanggit ang parusang kamatayan 
may kaugnayan sa paglabag na nilalapatan ng pa- 
rusang ‘pagkalipol. —Exo 31:14, Lev 7:27, 18:6, 22, 
23, 29: 20:3-6, 22:3, 4, 9, 23:28-30, Bil 4:15, 18, 20, 
15:30, 31; tingnan din ang Exo 30:31-33, 38. 

Maliwanag na nasa isip ng manunulat ng liham 
sa mga Hebreo ang ganitong pananalita sa Bilang 
15:30: “Ang kaluluwa na gumagawa ng isang bagay 
nang sinasadya . . . lilipulin [sa Ingles, cut off] ang 
kaluluwang iyon mula sa gitna ng kaniyang bayan,” 
nang sabihin niya: “Ang sinumang taong nagwa- 
lang-halaga sa kautusan ni Moises ay mamamatay 
nang hindi kinahahabagan, sa patotoo ng dalawa 
o tatlo.” (Heb 10:28) Ginamit ni Jesus ang pananali- 
tang iyon nang banggitin niya ang kaparusahan 
para sa makasagisag na “mga kambing”: “Ang mga 
ito ay magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol 
[sa Ingles, cutting-off' sa Gr., kola-sin, sa literal, 
“pagtagpas, pagpungos"], ngunit ang mga matuwid 
ay sa buhay na walang hanggan.” (Mat 25:46) Dito, 
ipinakikitang ang kabaligtaran ng buhay ay kama- 
tayan. 


PAGKALUNGKOT. 


PAGKAMAKATUWIRAN. Ang salitang 
Griego na e-pi-ei-kes, na isinasaling “pagkamaka- 
tuwiran,” ay binibigyang-katuturan bilang “naa- 
angkop, nararapat, samakatuwid, patas makitungo, 
walang-kinikilingan, katamtaman, matiisin, hindi 
iginigiit ang kaliit-liitang detalye ng kautusan, ipi- 
nahihiwatig nito ang uri ng pagkamakonsidera- 
syon na nagsasaalang-alang sa ‘mga bagay-bagay 
sa paraang mahabagin at makatuwiran. "--- Vine's 
Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words, 1981, Tomo 2, p. 144, 145. 

Ang pagkamakatuwiran ay isang pagkakakilan- 
lang katangian ng makalangit na karunungan. (San 
3:17) Isa itong katangian na dapat taglayin ng isang 
lalaking hihirangin bilang isang tagapangasiwa sa 
isang kongregasyong Kristiyano. (1Ti 3:2, 3) Kaila- 
ngan siyang maging makatuwiran sa kaniyang sa- 
rili mismo, sa pakikitungo niya sa iba, at sa pang- 
malas niya sa mga problema. Gayundin, ang mga 
Kristiyano sa pangkalahatan ay hinihimok na ma- 
ging makatuwiran. Pinayuhan ng apostol na si Pa- 
blo ang mga taga-Filipos: “Makilala nawa ng lahat 


Tingnan ang PAGSISISI. 


643 


ng tao ang inyong pagkamakatuwiran [“pagkama- 
pagparaya,” Int].” (Fil 4:5) At tinagubilinan naman 
si Tito na paalalahanan ang mga Kristiyano sa Cre- 
ta na “maging makatuwiran [sa literal, mapagpara- 
ya].” (Tit 3:1, 2, tlb sa Rbi8) Angkop na angkop ito 
noon, yamang ang mga tumatahan sa Creta sa 
pangkalahatan ay may reputasyon bilang mga sinu- 
ngaling, mapaminsalang mababangis na hayop, at 
matatakaw na di-nagtatrabaho.--Tit 1:12. 

Sa 1 Pedro 2:18, pinapayuhan ang mga tagapag- 
lingkod sa bahay na “magpasakop sa mga may-ari 
sa kanila taglay ang buong kaukulang pagkatakot, 
hindi lamang sa mabubuti at sa mga makatuwiran, 
kundi gayundin doon sa mga mahirap palugdan.” 


PAGKAMAMAMAYAN. 
MAMAYAN, PAGKAMAMAMAYAN. 


PAGKAMAPAGPATULOY. Ang magandang- 
loob at bukas-palad na pagtanggap at pag-aasikaso 
sa mga panauhin o ibang mga tao. Ang “pagkama- 
pagpatuloy” ay isinalin mula sa Griegong philo-xe- 
nia, literal na nangangahulugang “pag-ibig (pagka- 
giliw, o kabaitan) sa ibang mga tao.” 

Noong Sinaunang Panahon. Noong panahon 
ng mga patriyarka, bagaman kaugalian ng mga 
Ehipsiyo at ng iba pang mga tao ang pagiging ma- 
pagpatuloy, ang mga Semita ang pinakabantog sa 
katangiang ito. Itinuturing noon ang pangangala- 
ga sa mga manlalakbay bilang isang mahalagang 
bahagi ng pamumuhay, at matindi ang paggalang 
na ipinakikita sa bisita, ito man ay estranghero, ka- 
ibigan, kamag-anak, o inanyayahang panauhin. 

Mula sa mga ulat ng Bibliya, matututuhan natin 
na kinaugalian na noon ang pagiging mapagpatuloy 
sa manlalakbay. Binabati siya sa pamamagitan ng 
isang halik, lalo na kung isa siyang kamag-anak. 
(Gen 29:13, 14) Hinuhugasan ang kaniyang mga paa 
ng isang miyembro ng sambahayan, karaniwa'y ng 
isang lingkod (Gen 18:4), at pinakakain at inaalaga- 
an ang kaniyang mga hayop. (Gen 24:15-25, 29-33) 
Kadalasan, hinihimok siyang manatili nang magda- 
mag at kung minsan ay sa loob pa nga ng ilang 
araw. (Gen 24:54: 19:2, 3) Itinuturing na ang bisita 
ay nasa ilalim ng proteksiyon ng may-bahay sa pa- 
nahon ng kaniyang pananatili sa tahanan nito. (Gen 
19:6-8, Huk 19:22-24) Sa paglisan niya, maaaring 
samahan siya nang bahagya sa kaniyang paglalak- 
bay.--Gen 18:16. 

Itinuturing noon na mahalaga ang pagpapakita ng 
pagkamapagpatuloy, gaya ng makikita sa sinabi ni 
Reuel nang banggitin ng kaniyang mga anak na ba- 
bae ang tungkol sa manlalakbay na “Ehipsiyo” (na 
ang totoo ay si Moises) na tumulong sa kanila na 
magpainom ng kanilang kawan. Bumulalas si Reuel: 
“Ngunit nasaan siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaki? 


Tingnan ang MA- 


PAGKAMAPAGPATULOY 


Tawagin ninyo siya, upang makakain siya ng tina- 
pay. ”--Exo 2:16-20. 

Sa mga lunsod. Maliwanag mula sa mga ulat 
ng Bibliya na, lalo na sa mga lunsod, ang mga di- 
Israelita ay maaaring hindi laging mapagpatuloy sa 
mga Israelita. (Huk 19:11, 12) Gayundin, malamang 
na sa mga lunsod ay hindi gaanong mapagpatuloy 
ang mga tao, di-gaya sa mas liblib na mga lu- 
gar. Gayunman, isang lalaking Levita, kasama ang 
kaniyang tagapaglingkod at ang kaniyang babae, 
ang umupo sa liwasan ng Gibeah pagkalubog ng 
araw, sa wari'y umaasang may mag-aalok sa kani- 
la ng dako na doo'y maaari silang magpalipas ng 
magdamag. Ipinahihiwatig nito na kahit sa mga 
lunsod ay pangkaraniwan ang pagkamapagpatu- 
loy. (Huk 19:15) Sa pangyayaring ito, sinabi ng la- 
laking Levita na mayroon siyang mga panustos 
para sa kaniyang grupo at para rin sa kaniyang 
mga hayop. (Huk 19:19) Kailangan lamang niya ng 
masisilungan. Ngunit dahil sa kasamaan ng mga 
Benjamitang tumatahan sa lunsod, napatunayang 
di-mapagpatuloy ang lugar na iyon, gaya ng pi- 
natotohanan ng naganap nang dakong huli.---Huk 
19:26-28. 

Sa mga lingkod ng Diyos. Bagaman karani- 
wang kaugalian noon ang pagkamapagpatuloy, ang 
mainam na pagkamapagpatuloy na inilahad sa mga 
ulat ng Bibliya ay walang alinlangang dahil ang ka- 
ramihan sa mga nagpakita nito ay mga lingkod ni 
Jehova. Partikular na kapansin-pansin ang pagka- 
mapagpatuloy at paggalang na ipinakita sa mga 
propeta o sa pantanging mga lingkod ng Diyos. Ha- 
bang kumakain ang tatlong anghel na pinaglaanan 
ni Abraham ng pagkain, nanatili siyang nakatayo sa 
tabi nila. Waring isa itong palatandaan ng pagga- 
lang ni Abraham sa mga lalaking iyon na nakilala 
niya bilang mga anghelikong kinatawan ni Jehova. 
(Gen 18:3, 7, 8) At gaya ni Abraham na “tumakbo” 
upang maghanda para sa kaniyang mga panauhin, 
ipinakita ni Manoa na nasasabik siyang ipaghanda 
ng pagkain ang lalaki na inakala niyang isang lalaki 
ng Diyos, ngunit sa totoo ay isang anghel. (Huk 
13:15-18, 21) Isang prominenteng babae ng Sunem 
ang nagpakita ng pagkamapagpatuloy kay Fliseo 
dahil, gaya ng sabi niya: “Narito ngayon, alam na 
alam ko na ang palaging dumaraan sa atin ay isang 
banal na lalaki ng Diyos."---2Ha 4:8-11. 

Hinatulan ang pagiging di-mapagpatuloy. 
Dahil ang mga Ammonita at mga Moabita ay 
tumangging magpakita ng pagkamapagpatuloy sa 
bansang Israel noong naglalakbay ang mga ito pa- 
tungo sa Lupang Pangako, anupat inupahan pa nga 
ng mga Moabita si Balaam upang sumpain ang 
mga ito, itinalaga ni Jehova na walang lalaking 


PAGKAMAPAGPATULOY 


Ammonita o Moabita ang maaaring tanggapin sa 
kongregasyon ng Israel. (Deu 23:3, 4) Sa pangyaya- 
ring iyon, hindi ang basta pagtangging magpama- 
las ng makataong pagkamapagpatuloy kundi ang 
pagkapoot sa Diyos at sa kaniyang bayan ang nag- 
udyok sa mga Ammonita at mga Moabita na ma- 
ging di-mapagpatuloy at makipag-alit. 

Sa pamamagitan ng propetang si Isaias, hinatulan 
ni Jehova ang bayan ng Israel dahil hindi sila naging 
mapagpatuloy, anupat sinabi Niya sa kanila na wa- 
lang kabuluhan ang kanilang pag-aayuno at pagyu- 
kod sa harap Niya kung kasabay nito ay hinahayaan 
nilang dumanas ng kawalan ng pagkain, pananamit, 
at tirahan ang kanilang mga kapatid.---Isa 58:3-7. 

Noong Unang Siglo C.E. Ang pagpapakita ng 
pagkamapagpatuloy noong unang siglo ng Karani- 
wang Panahon ay halos kagaya rin noong mas nau- 
nang mga panahon, bagaman waring nabawasan 
ang antas ng pagpapakita nito dahil sa mga kalaga- 
yan. Palibhasa'y may hidwaan ang mga Samaritano 
at mga Judio, kadalasa'y hindi sila mapagpatuloy sa 
isa't isa. (Ju 4:7-9, 8:48) Gayundin, dahil sa pamu- 
muno ng mga banyagang bansa, sumidhi ang mga 
alitan, at naglipana noon sa mga daan sa kanayu- 
nan ang mga magnanakaw. Maging ang ilang ba- 
hay-tuluyan ay pinangangasiwaan ng mga taong 
di-tapat at di-mapagpatuloy. 

Gayunpaman, sa gitna ng mga Judio, ang mga 
kagandahang-asal na karaniwang ipinakikita sa pa- 
nauhin ay gaya rin noong sinaunang mga panahon. 
Tinatanggap siya sa pamamagitan ng isang halik, 
pinapahiran ng langis ang kaniyang ulo, at hinuhu- 
gasan ang kaniyang mga paa. Sa mga piging, kada- 
lasan nang pinauupo ang mga panauhin ayon sa 
ranggo at karangalan.---Luc 7:44-46, 14:7-11. 

Pagkamapagpatuloy sa mga alagad ni Jesus. 
Nang isinusugo niya ang 12, at nang maglaon ay 
ang 70, upang mangaral sa Israel, sinabi ng Pangi- 
noong Jesu-Kristo na magiliw silang tatanggapin 
sa mga tahanan niyaong mga magpapahalaga sa 
mabuting balitang ipinangangaral nila. (Mat 10:5, 
6, 11-13, Luc 10:1, 5-9) Bagaman si Jesus mismo ay 
“walang dakong mahihigan ng kaniyang ulo,” inasi- 
kaso siya sa mga tahanan ng mga taong kumilala sa 
kaniya bilang isinugo ng Diyos.--Mat 8:20, Luc 
10:38. 

May tiwala si Pablo na ang kaniyang Kristiya- 
nong kapatid na si Filemon ay magiging mapagpa- 
tuloy sa kaniya kapag dumalaw siya rito pagkalaya 
niya sa bilangguan. Hindi ito pagsasamantala kay 
Filemon, sapagkat alam ni Pablo batay sa nakaraan 
niyang pakikipagsamahan kay Filemon na labis 
itong masasabik na maglaan ng anumang makaka- 
yanan nito. (Flm 21, 22) Sa liham na isinulat ng 
apostol na si Juan noong mga 98 C.E., itinawag- 


644 


pansin niya na ang mga miyembro ng kongre- 
gasyong Kristiyano ay may pananagutang tumu- 
long sa isinugong mga naglalakbay na kinatawan, 
“upang tayo ay maging mga kamanggagawa sa ka- 
totohanan.” Pinapurihan din ni Juan si Gayo dahil 
sa pagkamapagpatuloy nito, anupat sinabing ipina- 
kita nito ang gayong saloobin sa mga isinugo na 
“ibang mga tao pa man din.” Samakatuwid nga, 
ang mga iyon ay hindi dating personal na kakilala 
ni Gayo ngunit sa kabila nito, magiliw niya silang 
pinakitunguhan dahil sa kanilang paglilingkod sa 
kongregasyon.---3Ju 5-8. 

Isang Tanda ng Tunay na Kristiyanismo. 
Ang taimtim na pagkamapagpatuloy, na mula sa 
puso, ay isang tanda ng tunay na Kristiyanismo. 
Pagkatapos ng pagbubuhos ng banal na espiritu no- 
ong araw ng Pentecostes, 33 C.E., maraming ba- 
gong-kumberteng Kristiyano ang nanatili sa Je- 
rusalem upang matuto nang higit pa tungkol sa 
mabuting balita ng Kaharian bago sila bumalik sa 
kani-kanilang tahanan sa iba't ibang bahagi ng 
lupa. Pinagpakitaan sila ng pagkamapagpatuloy ng 
mga Kristiyanong naninirahan sa Jerusalem, anu- 
pat inasikaso sila ng mga ito sa kanilang mga taha- 
nan at ipinagbili pa nga ng mga ito ang kanilang 
mga pag-aari at itinuring na ang lahat ng bagay ay 
para sa lahat. (Gaw 2:42-46) Nang maglaon, isang 
organisadong kaayusan ang itinatag ng mga apos- 
tol para sa pamamahagi ng pagkain sa nagdarahop 
na mga babaing balo sa gitna nila.---Gaw 6:1-6. 

Ang pagkamapagpatuloy ay isang kahilingan sa 
mga Kristiyano. Bagaman dumanas ng matinding 
pag-uusig ang marami at ang ilan naman ay di- 
nambungan ng mga ari-arian, nag-utos si Pablo: 
“Huwag ninyong kalilimutan ang pagkamapagpatu- 
loy.” (Heb 13:2: 10:34) Ipinakita ni Pedro na dapat 
itong ipamalas nang maluwag sa kalooban, anupat 
sinabi niya: “Maging mapagpatuloy sa isa't isa nang 
walang bulung-bulungan.” (1Pe 4:9: ihambing ang 
2Co 9:7.) Upang idiin na ang pangunahing obliga- 
syon nila ay sa kanilang mga kapananampalataya, 
sumulat si Pablo na ang mga kapuwa Kristiyano ay 
dapat na gumawa ng mabuti sa lahat, ngunit lalo 
na roon sa mga may kaugnayan sa atin sa pana- 
nampalataya. ---Gal 6:10. 

Ang pagkamapagpatuloy ay isa sa mahahalagang 
katangiang hinihiling sa mga aatasan bilang mga 
tagapangasiwa sa mga kongregasyong Kristiyano. 
(1Ti 3:2, Tit 1:7, 8) Gayundin, tinagubilinan ni Pablo 
si Timoteo, isang tagapangasiwa sa Efeso, na ang 
mga Kristiyanong babaing balo na ilalagay sa tala- 
an ng mga tatanggap ng materyal na tulong mula 
sa kongregasyon ay dapat na yaong mga 'nag- 
asikaso ng ibang tao.’ (1Ti 5:9, 10) Maliwanag na ti- 
nanggap at pinatuloy ng mga babaing ito sa kani- 


645 


lang mga tahanan ang Kristiyanong mga ministro 
o mga misyonero na dumalaw o naglingkod sa kon- 
gregasyon, bagaman bago nito, tiyak na marami sa 
mga bisitang iyon ang “ibang tao” sa kanila. Isa si 
Lydia sa gayong mga babae. Pambihirang pagkama- 
pagpatuloy ang ipinakita niya, anupat iniulat ni Lu- 
cas: “Talaga namang pinilit niya kaming pumaroon.” 
--Gaw 16:14, 15. 

Isang katunayan ng pananampalataya. Itina- 
wag-pansin ng alagad na si Santiago na ang pagka- 
mapagpatuloy ay mahalaga bilang isang gawa na 
nagpapakita ng pananampalataya ng isang tao. Si- 
nabi niya: “Kung ang isang kapatid na lalaki o isang 
kapatid na babae ay nasa hubad na kalagayan at 
nagkukulang ng pagkaing sapat para sa araw, ga- 
yunman ay sinasabi sa kanila ng isa sa inyo: 'Yuma- 
on kayong payapa, magpainit kayo at magpakabu- 
sog, ngunit hindi ninyo sila binibigyan ng mga 
pangangailangan para sa kanilang katawan, ano 
nga ang pakinabang dito? Gayundin naman, ang 
pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ay 
patay sa ganang sarili.”---San 2:14-17. 

Mga pagpapala. Sa pagrerekomenda ng pag- 
kamapagpatuloy, binabanggit ng Kasulatan na ma- 
lalaking espirituwal na pagpapala ang tinatanggap 
ng isa na mapagpatuloy. Sinabi ni Pablo: “Huwag 
ninyong kalilimutan ang pagkamapagpatuloy, sa- 
pagkat sa pamamagitan nito ang ilan, nang hindi 
nila namamalayan, ay nag-asikaso sa mga anghel.” 
(Heb 13:2, Gen 19:1-3, 6, 7: Huk 6:11-14, 22, 13:2, 3, 
8, 11, 15-18, 20-22) Si Jesus mismo ang nagsabi ng 
simulain: “May higit na kaligayahan sa pagbibigay 
kaysa sa pagtanggap.”--Gaw 20:35. 

Dahil sa pagpapahalaga sa gawain ni Jesus, nag- 
handa si Mateo Levi ng isang malaking piging bilang 
pagsalubong kay Jesus at pinagpala naman siya sa- 
pagkat narinig niya ang sagot ni Jesus sa mapamu- 
nang mga tanong ng mga Pariseo at gayundin ang 
isa sa magagandang ilustrasyon na inilahad nito. 
Ang paggamit ni Mateo ng kaniyang bahay sa ma- 
pagpatuloy na paraang ito ay nagbukas ng pagkaka- 
taon upang mapatotohanan ang mga maniningil ng 
buwis at ang iba pang mga kakilala ni Mateo.---Luc 
5:27-39. 

Pagkatapos pagpakitaan ni Zaqueo si Jesus ng 
pagkamapagpatuloy udyok ng kaniyang pananam- 
palataya, lubha siyang pinagpala nang marinig ni- 
yang sinabi ni Jesus: “Sa araw na ito ay dumating sa 
bahay na ito ang kaligtasan.”---Luc 19:5-10. 

Sa isang hula may kinalaman sa panahon ng pag- 
babalik niya taglay ang kaluwalhatian ng Kaharian, 
sinabi ni Jesus na ang mga tao ay pagbubukud- 
bukurin, kung paanong ibinubukod ng pastol ang 
mga tupa mula sa mga kambing. Iyon ay salig sa pa- 


PAGKAMAPAGPATULOY 


kikitungo nila sa kaniyang “mga kapatid,” yamang 
hindi nila nakikita si Jesus sa pamamagitan ng kani- 
lang pisikal na mga mata. Yaong mga nagpapakita 
ng pagkamapagpatuloy at kabaitan sa “mga kapatid” 
ni Kristo ay gumagawa niyaon dahil kinikilala nila 
ang mga ito bilang mga kapatid ni Kristo at mga 
anak ng Diyos. (Mat 25:31-46) Ipinakita rin ni Jesus 
na hindi ang basta makataong pagkamapagpatu- 
loy ang magdudulot ng namamalaging gantimpala 
mula sa Diyos kundi ang pagkamapagpatuloy na ini- 
uukol sa mga propeta ng Diyos dahil sa pagkilala sa 
kanila bilang mga kinatawan ng Diyos, mga alagad 
ni Kristo.--Mat 10:40-42, Mar 9:41, 42. 

Kung Kailan Ito Hindi Dapat Ipakita. Sina- 
sabi ng Bibliya sa mga Kristiyano na may ilan 
na hindi dapat pagpakitaan ng pagkamapagpatuloy. 
“Ang bawat isa na nagpapauna at hindi nananati- 
li sa turo ng Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. 
... Kung may sinumang dumating sa inyo at hindi 
dala ang turong ito, huwag ninyo siyang tanggapin 
sa inyong mga tahanan o magsabi sa kaniya ng 
isang pagbati. Sapagkat siya na nagsasabi sa kaniya 
ng isang pagbati ay kabahagi sa kaniyang balakyot 
na mga gawa.” (2Ju 9-11) Kung pahihintulutan ng 
isang Kristiyano na manatili ang taong iyon sa ka- 
niyang tahanan o kung pakikisamahan niya ito, ma- 
nganganib ang kaniyang espirituwalidad at sa diwa 
ay kinukunsinti niya ang landasin nito. Makapaglili- 
gaw ito sa iba at magiging kadustaan ito sa kongre- 
gasyon. Nakasaad din ang simulaing ito sa Roma 16: 
17, 18, Mateo 7:15, 1 Corinto 5: 11-13. 

Mga Bahay-Tuluyan at mga Dakong Tuluyan. 
Lumilitaw na ang sinaunang bahay-tuluyan ay isa 
lamang dakong masisilungan ng manlalakbay, anu- 
pat naglalaan din ng lugar para sa kaniyang mga 
hayop. Maaaring ganiyan ang dakong tuluyan kung 
saan tumigil ang mga kapatid sa ama ni Jose sa ka- 
nilang paglalakbay mula sa Ehipto pabalik sa Cana- 
an (Gen 42:27: 43:21) at kung saan nagpakita ang 
isang anghel sa asawa ni Moises na si Zipora.---Exo 
4:24. 

Noon, waring kung minsan ay nagpapaupa ng 
mga dakong tuluyan ang mga patutot. Nakipanulu- 
yan kay Rahab na patutot ng Jerico ang dalawang 
tiktik na isinugo ni Josue, at pinagpakitaan sila ni 
Rahab ng kabaitan at pagkamapagpatuloy nang ita- 
go niya sila mula sa mga tumutugis sa kanila. (Jos 
2:1-13) Nakipanuluyan naman si Samson sa bahay 
ng isang babaing patutot sa Gaza hanggang hating- 
gabi, kung kailan tinangay niya ang mga pintuang- 
daan ng lunsod upang hiyain ang mga Filisteo. 
--Huk 16:1-3. 

Maliwanag na ang ilan sa mga bahay-tuluyan sa 
Palestina noong unang siglo C.E. ay mas mararang- 
ya, anupat marahil ay naglalaan ang mga ito hindi 


PAGKAMASUNURIN 


lamang ng masisilungan kundi pati ng pagkain at 
iba pang mga serbisyo, na may takdang singil. Sa 
talinghaga ni Jesus, binayaran ng mapagpatuloy na 
Samaritano ang isang bahay-tuluyan para alagaan 
ang isang taong sugatan.--Luc 10:30-35. 

Ang Panauhin. Noong sinaunang panahon, 
bagaman pinakikitunguhan nang may matinding 
paggalang at karangalan ang isang panauhin, inaa- 
sahang susundin niya ang ilang kagandahang-asal 
at kahilingan. Halimbawa, itinuturing na isa sa pi- 
nakamasasamang gawa ang makibahagi sa pagkain 
ng ibang tao at pagkatapos ay ipagkanulo siya o pin- 
salain siya. (Aw 41:9: Ju 13:18) Hindi dapat pangu- 
nahan ng panauhin ang kaniyang punong-abala 
o ang grupong nagkakatipon sa pamamagitan ng 
pag-ukupa sa upuang pandangal, o sa prominen- 
teng dako, kundi dapat niyang ipaubaya sa punong- 
abala kung sino ang pauupuin doon. (Luc 14:7-11) Ni 
dapat man niyang 'sairin ang pagtanggap sa kani- 
ya, sa pamamagitan ng pagbababad sa tahanan ng 
kaniyang punong-abala o sa pagpunta roon nang 
napakadalas. (Kaw 25:17) Mapapansin na palaging 
nagbabahagi si Jesus ng espirituwal na mga pagpa- 
pala habang tinatamasa ang pagkamapagpatuloy 
ng kaniyang punong-abala. (Luc 5:27-39: 19:1-8) Sa 
katulad na dahilan, sinabi niya sa kaniyang isinu- 
gong mga alagad na kapag nakarating sila sa isang 
bayan, dapat silang manatili sa tahanan kung saan 
sila pinagpakitaan ng pagkamapagpatuloy at huwag 
silang “magpalipat-lipat sa bahay-bahay.” Sa gayon 
ay hindi sila dapat maghanap ng lugar na doo'y hi- 
git silang mapaglalaanan ng may-bahay ng kagin- 
hawahan, libangan, o materyal na mga bagay.---Luc 
10:1-7: Mar 6:7-11. 

Ang apostol na si Pablo, bagaman madalas mag- 
lakbay at tumanggap ng pagkamapagpatuloy ng 
marami sa kaniyang mga kapatid na Kristiyano, ay 
umiwas na maging pabigat sa pinansiyal sa kaninu- 
man sa kanila. Kalimitan ay nagtatrabaho siya sa 
isang sekular na hanapbuhay, at siya ang nagsabi 
ng kautusan: “Kung ang sinuman ay ayaw mag- 
trabaho, huwag din naman siyang pakainin.” (2Te 
3:7-12, 1Te 2:6) Dahil dito, may naisagot si Pablo 
sa mga paratang ng tinatawag na ubod-galing na 
mga apostol sa Corinto, na nag-akusa kay Pablo ng 
pagsasamantala sa mga Kristiyano sa kongregas- 
yon doon. (2Co 11:5, 7-10) Maaari niyang ipagham- 
bog na inilaan niya sa kanila ang mabuting balita 
nang walang anumang bayad, anupat hindi man la- 
mang niya kinuha ang mga bagay na karapatan ni- 
yang kunin bilang apostol at ministro ng Diyos. 
— 1Co 9:11-18. 

Iwasan ang Paimbabaw na Pagkamapagpatu- 
loy. Isang babala tungkol sa pagtanggap ng paim- 
babaw na pagkamapagpatuloy ang ibinibigay sa Ka- 
wikaan 23:6-8: “Huwag kang kumain ng pagkain ng 


646 


sinumang may matang di-mapagbigay [sa literal, 
“masama ang mata'], ni maging mapaghangad ka 
man sa kaniyang masasarap na pagkain. Sapagkat 
gaya ng isa na nagninilay-nilay sa kaniyang kalulu- 
wa, gayon din siya. “Kumain ka at uminom,' ang sabi 
niya sa iyo, ngunit ang kaniyang puso ay hindi su- 
masaiyo. Ang iyong subo ng pagkain na kinain mo 
ay isusuka mo, at sasayangin mo lamang ang iyong 
mga salitang kaiga-igaya.” Palibhasa'y hindi nagbi- 
bigay ng isang bagay nang bukal sa puso, kundi 
umaasa ng kagantihan kapalit ng ibinigay niya, ang 
gayong tao ay nagninilay-nilay nang laban sa iyo, 
anupat buong-init na nag-aanyaya sa iyo, ngunit 
mayroon siyang ibang motibo. Sa pakikibahagi mo 
sa kaniyang pagkain, at lalo na kung hinahangad mo 
ang kaniyang masasarap na pagkain anupat nais 
mong muling makakain niyaon, sa paanuman ay ini- 
lalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng kaniyang ka- 
pangyarihan. Baka mahirapan kang tanggihan ang 
isang kahilingan niya, at posibleng magkaproblema 
ka dahil dito. Pagkatapos ay mayayamot ka kung ba- 
kit ka nga ba kumaing kasama niya, at ang mga sa- 
litang kaiga-igaya na ipinahayag mo, sa pag-asang 
magtataguyod ang mga ito ng espirituwalidad at na- 
kapagpapatibay na pagkakaibigan, ay tiyak na nasa- 
yang lamang.--Ihambing ang Aw 141:4. 


PAGKAMASUNURIN. Ang pagpapasakop sa 
awtoridad, ang paggawa ng iniuutos, ang pagsunod 
sa hinihiling, o ang pag-iwas sa bagay na ipinagba- 
bawal. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang diwa ng pagkamasu- 
nurin ay ipinapahayag ng salitang sha-ma”, na may 
pangunahing kahulugan na “makinig” o “paking- 
gan.” Kaya naman, may mga pagkakataon na ang 
shama” ay tumutukoy sa simpleng pakikinig, ang 
pagkakaroon ng kabatiran sa isang bagay sa pama- 
magitan ng mga sangkap sa pandinig. (Gen 3:10; 
21:26, 34:5) Ngunit kapag ang bagay na sinasalita 
ay nagpapahayag ng kalooban, naisin, tagubilin, 
o utos, ang terminong Hebreo ay may diwa ng pag- 
bibigay-pansin o pagsunod sa isa na nagsasalita. 
“Pinakinggan” ni Adan ang tinig ng kaniyang asa- 
wa, samakatuwid nga, nakiayon siya sa naisin ng 
kaniyang asawa na samahan niya ito sa pagkain ng 
ipinagbabawal na bunga. (Gen 3:17: ihambing ang 
21:12.) Tumangging ‘makinig’ si Jose sa mga pagsu- 
sumamo ng asawa ni Potipar. (Gen 39:10) Natakot 
naman si Haring Saul sa bayan 'kung kaya sinunod 
[pinakinggan] niya ang kanilang tinig, at sa gayo'y 
nilabag niya ang utos ng Diyos. (1Sa 15:24) Nagbi- 
gay si Jehova kay Abraham ng isang pangako hing- 
gil sa isang binhi dahil “pinakinggan,” o sinunod, ni 
Abraham ang tinig ni Jehova, anupat tinupad ang 
kaniyang mga utos.---Gen 22:18, 26:4, 5; ihambing 
ang Heb 11:8, tingnan ang TAINGA, PANDINIG. 


647 


Ginagamit din ang terminong Hebreo na ito 
upang tumukoy sa “pakikinig ng Diyos sa mga 
tao. Dito, hindi angkop ang terminong Tagalog na 
“pagkamasunurin,” yamang hindi naman maaaring 
utusan ng mga tao ang Diyos. Maaari lamang si- 
lang makiusap o magsumamo sa kaniya. Kaya na- 
man, nang sabihin ng Diyos kay Abraham na “kung 
tungkol kay Ismael ay narinig kita,” ang ibig niyang 
sabihin ay na isinaalang-alang niya ang kahilingan 
ni Abraham at na kikilos siya kasuwato niyaon. (Gen 
17:20) Sa katulad na paraan, ‘naririnig’ o tinutugon 
ng Diyos ang pagsamo ng mga tao sa mga pana- 
hon ng suliranin o kapighatian, anupat sinasagot 
ang kanilang mga pakiusap kapag nakikita niyang 
angkop na magpakita ng awa.--Gen 16:11: 29:33, 
21:17: Exo 3:7-9, ihambing ang Deu 1:45. 

Katulad ng shama”, ang pandiwang Griego 
na hypakou'o (anyong pangngalan, hy:pa-ko-e), na 
nagpapahayag ng ideya ng pagsunod, ay literal na 
nangangahulugang “makinig sa ilalim,” samakatu- 
wid nga, makinig nang may pagpapasakop o tumu- 
gon (gaya sa Gaw 12:13). Ang isa pang termi- 
no na nagtatawid ng diwa ng pagkamasunurin ay 
ang pei'tho, na nangangahulugang “hikayatin.” (Mat 
27:20) Sa tinig na balintiyak (passive voice) at sa ti- 
nig na panggitna (middle voice), hindi lamang ito 
nangangahulugan ng mahikayat (Luc 16:31), magti- 
wala (Mat 27:43), manampalataya (Gaw 17:4) kundi 
nangangahulugan din ng pakinggan (Gaw 5:40), 
sundin (Gaw 5:36, 37). Sa terminong ito nagmula 
ang negatibong anyo na a-pei-the'/o0 (nangangahulu- 
gang hindi maniwala [Gaw 14:2: 19:9] o sumuway 
[Ju 3:36]), at ang iba pang kaugnay na mga termino. 

Gaya ng ipinakikita ng mga salitang ito sa orihi- 
nal na mga wika ng Kasulatan, ang pagkamasunu- 
rin ay nakadepende sa pakikinig, samakatuwid nga, 
sa pagtanggap ng impormasyon o kaalaman (iham- 
bing ang Luc 12:47, 48, 1Ti 1:13), at pagkatapos ay 
sa pagpapasakop sa kalooban o naisin ng isa na nag- 
sasalita o nagpapahayag ng kalooban o naising iyon. 
Ang pagpapasakop naman ay nakadepende sa pag- 
kilala sa awtoridad o karapatan ng isang iyon na 
hingin o hilingin ang pagtugon na inaasahan, at 
gayundin sa pagnanais o pagiging handa ng tagapa- 
kinig na pagbigyan ang kalooban ng isang iyon. 
Gaya ng ipinahihiwatig ng mga salitang Griego na 
pei'tho at a-pei-the'o, kasangkot din dito ang panini- 
wala at pagtitiwala. 

Mahalaga sa Buhay ang Pagkamasunurin sa 
Diyos. Ang Diyos ang siyang unang may karapa- 
tan sa pagkamasunurin ng lahat ng kaniyang mga 
nilalang. Wasto lamang na sumunod sila sa kani- 
ya nang walang pasubali yamang siya ang kanilang 
Maylikha, ang Bukal ng buhay at tumutustos dito. 
(Aw 95:6-8) Dahil siya'y isang Diyos na Marunong- 


PAGKAMASUNURIN 


sa-lahat at Makapangyarihan-sa-lahat, ang mga si- 
nasabi niya ay dapat pag-ukulan ng sukdulang pag- 
galang at pansin. Marapat lamang na ang isang 
amang tao ay umasa na susundin ng kaniyang mga 
anak ang kaniyang mga sinasabi, at kung mabagal 
tumugon ang isang bata, baka mariing sabihin ng 
isang magulang, “Narinig mo ba ako?" Lalong higit 
na marapat humiling ng pansin at pagtugon ang 
makalangit na Ama sa kaniyang mga pananalita. 
--Ihambing ang Deu 21:18-21, Kaw 4:1, Isa 64:8, 
1Pe 1:14. 

Walang maihahalili sa pagkamasunurin, hindi ma- 
aaring matamo ang lingap ng Diyos kung wala ito. 
Gaya ng sinabi ni Samuel kay Haring Saul: “Mayro- 
on bang gayon kalaking kaluguran si Jehova sa mga 
handog na sinusunog at mga hain na gaya ng sa 
pagsunod [isang anyo ng sha-ma'] sa tinig ni Jeho- 
va? Narito! Ang pagsunod [sa literal, ang pakiki- 
nig] ay mas mabuti kaysa sa hain, ang pagbibigay- 
pansin kaysa sa taba ng mga barakong tupa.” (1Sa 
15:22) Ang hindi pagsunod ay pagtanggi sa salita ni 
Jehova, anupat nagpapakita na ang isa ay hindi ta- 
laga naniniwala, nagtitiwala, o nananampalataya sa 
salitang iyon at sa Pinagmumulan niyaon. Kaya na- 
man, ang hindi sumusunod ay walang ipinagkai- 
ba sa isa na nanghuhula o gumagamit ng mga idolo. 
(1Sa 15:23, ihambing ang Ro 6:16.) Walang kabulu- 
han ang berbal na mga kapahayagan ng pagsang- 
ayon kung hindi sinusundan ng hinihiling na pag- 
kilos: ang kawalan ng pagtugon ay katibayan ng 
kawalan ng paniniwala o paggalang sa pinagmumu- 
lan ng mga tagubilin. (Mat 21:28-32) Yaong mga na- 
sisiyahan sa basta pakikinig at pagtanggap sa kato- 
tohanan ng Diyos, ngunit hindi naman gumagawa 
ng hinihiling nito, ay lumilinlang sa kanilang sarili sa 
pamamagitan ng maling pangangatuwiran at hindi 
tatanggap ng anumang pagpapala. (San 1:22-25) Ni- 
linaw ng Anak ng Diyos na kahit yaong mga guma- 
gawa ng mga bagay na katulad niyaong mga ipi- 
nag-utos, ngunit maliwanag na sa maling paraan 
o taglay ang maling motibo, ay hindi kailanman ma- 
kapapasok sa Kaharian kundi lubusang itatakwil. 
--Mat 7:15-23. 

Paglaban sa pagkamasuwaying bunga ng 
minanang kasalanan. Sa pasimula pa lamang, si- 
nabi na ng Diyos sa tao na ang pagkamasunurin ay 
isang mahalagang bagay na nangangahulugan ng 
buhay at kamatayan. (Gen 2:16, 17) Kapit din ang 
alituntuning ito sa mga espiritung anak ng Diyos. 
(1Pe 3:19, 20: Jud 6; Mat 25:41) Ang kusang-loob na 
pagsuway ng sakdal na taong si Adan, bilang ulong 
may-pananagutan kay Eva at lalaking pinagmulan 
ng buhay ng pamilya ng tao, ay nagdulot ng kasa- 
lanan at kamatayan sa lahat ng kaniyang supling. 
(Ro 5:12, 19) Kung gayon, ang mga tao ay likas na 


PAGKAMASUNURIN 


“mga anak ng pagsuway” at “mga anak ng poot,” 
anupat hindi karapat-dapat sa lingap ng Diyos dahil 
sa paglabag nila sa kaniyang matuwid na mga pa- 
mantayan. Kung hindi lalabanan ang likas na hilig 
na ito sa pagkamasuwayin, hahantong ito sa landa- 
sin ng sukdulang pagkapuksa.--Efe 2:2, 3; 5:6-11, 
ihambing ang Gal 6:7-9. 

Maawaing inilaan ng Diyos na Jehova ang paraan 
upang malabanan ng isa ang kasalanan sa laman at 
upang magtamo siya ng kapatawaran sa masasa- 
mang gawa na bunga ng di-kasakdalan at hindi ng 
kusang-loob na pagsuway. Sa pamamagitan ng ka- 
niyang banal na espiritu, inilalaan ng Diyos ang pu- 
wersa ukol sa katuwiran na tumutulong sa mga ta- 
ong makasalanan na makapagluwal ng mabubuting 
bunga. (Gal 5:16-24: Tit 3:3-7) Napapatawad naman 
ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananam- 
palataya sa haing pantubos ni Kristo, at ang mis- 
mong pananampalatayang iyan ay pumipigil sa isa 
sa paggawa ng masama at nag-uudyok sa kaniya na 
maging masunurin. (1Pe 1:2) Kaya naman tinutu- 
koy ni Pablo ang “pagkamasunurin [pakikinig nang 
may pagpapasakop] sa pamamagitan ng pananam- 
palataya.” (Ro 16:26, 1:16, ihambing ang Gaw 6:7.) 
Sa Roma 10:16-21, ipinakikita niya na ang pakikinig 
na nilakipan ng pananampalataya ay nagbubunga 
ng pagkamasunurin at na ang pagsuway (hindi pa- 
niniwala [mula sa apeithe'o]) ng mga Israelita ay 
dahil sa kawalan ng pananampalataya. (Ihambing 
ang Heb 3:18, 19.) Yamang ang tunay na pananam- 
palataya ay “ang mapananaligang paghihintay sa 
mga bagay na inaasahan” at “ang malinaw na pag- 
tatanghal ng mga katunayan bagaman hindi naki- 
kita,” at yamang humihiling ito ng paniniwala na 
ang Diyos ay umiiral “at na siya ang nagiging taga- 
pagbigay-gantimpala doon sa mga may-pananabik 
na humahanap sa kaniya,” yaong mga may pana- 
nampalataya ay napakikilos na sumunod, palibha- 
sa'y nagtitiwala at nakatitiyak sa mga pagpapalang 
idudulot ng pagkamasunurin.--Heb 11:1, 6. 

Kaayon nito, ang pakikipagtalastasan ng Diyos 
sa mga tao ay hindi gaya ng sa isang walang- 
malasakit na diktador na nagbibigay ng sunud- 
sunod na tahasang mga utos. Hindi ibig ng Diyos 
ang pagkamasunurin na tulad ng sa isang hayop na 
napapasunod gamit ang renda at kabisada. (Iham- 
bing ang San 3:3, Aw 32:8, 9.) Ang hinihiling niya 
ay hindi isang mekanikal o pilit na pagsunod, na 
gaya niyaong iniukol ng mga demonyo kay Kristo at 
sa kaniyang mga alagad (Mar 1:27: Luc 10:17, 20), 
kundi pagsunod na udyok ng isang pusong mapag- 
pahalaga. (Aw 112:1; 119:11, 112, Ro 6:17-19) Kaya 
naman ang mga kapahayagan ni Jehova ng kani- 
yang kalooban at layunin ay nilalakipan niya ng im- 
pormasyon na nakaaantig sa pagpapahalaga ng isa 


648 


sa katarungan at katuwiran, sa pag-ibig at kabu- 
tihan, katalinuhan, pangangatuwiran, at karunu- 
ngan. (Deu 10:12, 13, Luc 1:17: Ro 12:1, 2) Yaong 
mga may tamang saloobin ng puso ay sumusunod 
dahil sa pag-ibig. (1Ju 5:2, 3, 2Ju 6) Gayundin, ang 
mga tagapakinig ay nahihikayat na sumunod dahil 
sa pagiging totoo at tama ng mensaheng ibinibi- 
gay sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, 
kaya naman tinutukoy ng apostol na si Pedro ang 
“pagkamasunurin sa katotohanan na ang resulta ay 
walang-pagpapaimbabaw na pagmamahal na pang- 
kapatid.”--1IPe 1:22, ihambing ang Ro 2:8, 9: Gal 5: 
7, 8. 

Malaking pagtitiis ang ipinakita ni Jehova sa Isra- 
el at tinukoy niya ang kaniyang sarili bilang “araw- 
araw [na] bumabangon nang maaga” at nagsusugo 
ng kaniyang mga propeta upang payuhan at paala- 
lahanan sila, anupat ‘buong araw na iniuunat ang 
kaniyang mga kamay sa isang bayan na masuwa- 
yin at sumasagot nang palaban,' ngunit patuloy ni- 
lang pinatitigas ang kanilang mga puso na gaya ng 
batong esmeril, anupat may-pagkasutil na tuma- 
tanggi sa disiplina. (Jer 7:23-28, 11:7, 8: Zac 7:12, 
Ro 10:21) Kahit noong dumating na ang Mesiyas, 
sinikap nilang magpakamatuwid sa sarili nilang pa- 
mamaraan, sa pamamagitan ng mga gawa ng Ka- 
utusan. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampa- 
lataya at pagkamasunurin sa mga tagubilin ng 
Diyos sa pamamagitan ng kaniyang Anak, naiwala 
ng karamihan sa kanila ang pagkakataong mapabi- 
lang sa pamahalaan ng Kaharian, anupat nabuksan 
ang daan para sa maraming di-Judio na maging 
bahagi ng piniling bansa ng espirituwal na Israel. 
--Ro 10:1-4, 11:13-23, 30-32. 

May ginagampanan ding papel sa pagkamasunu- 
rin ang wastong pagkatakot sa Diyos, sapagkat kini- 
kilala ng isa ang pagiging makapangyarihan-sa- 
lahat ng Diyos at na ang Diyos ay hindi maaaring 
dayain ni malilibak man siya, yamang ibinibigay 
niya sa bawat isa ang ayon sa mga gawa ng isang 
iyon. (Ihambing ang Fil 2:12, 13, Gal 6:7, 8, Heb 
5:7.) Ang kusang-loob na pagsuway o pagwawa- 
lang-bahala sa isiniwalat na kalooban ng Diyos ay 
nagdudulot ng “nakatatakot na paghihintay sa pag- 
huhukom.”---Heb 10:26-31. 

Inilalahad ng Kasulatan ang maraming nakapag- 
papatibay na halimbawa ng tapat na pagsunod sa 
lahat ng uri ng kalagayan at situwasyon at sa harap 
ng lahat ng uri ng pagsalansang. Ang pinakamahu- 
say na halimbawa ay ang ipinakita ng sariling Anak 
ng Diyos, na “nagpakababa . . . at naging masunu- 
rin hanggang sa kamatayan, oo, kamatayan sa pa- 
hirapang tulos.” (Fil 2:8, Heb 5:8) Sa pamamagi- 
tan ng kaniyang landasin ng pagkamasunurin, siya 
ay nabigyang-katuwiran o napatunayang matuwid 
sa ganang sarili niya, at sa gayo'y makapaglalaan 


649 


ng isang sakdal na haing tutubos sa sangkatauhan 
mula sa kasalanan at kamatayan.---Ro 5:18-21. 

Pagkamasunurin sa Ibang mga Nakatataas. 
Dahil sa posisyon ng Anak bilang Haring inatasan 
ng Diyos, siya ay kailangang sundin ng lahat ng iba 
pa. (Dan 7:13, 14) Siya ang “Shilo” na mula sa tribo 
ni Juda, ang isa na 'kinauukulan ng pagkamasunu- 
rin ng mga bayan’ (Gen 49:10), ang propeta na tu- 
lad ni Moises na dapat pakinggan ng bawat kalulu- 
wa kung hindi'y daranas sila ng pagkapuksa (Gaw 
3:22, 23), isang “lider at kumandante sa mga liping 
pambansa” (Isa 55:3, 4), inilagay na “lubhang ma- 
taas pa sa bawat pamahalaan at awtoridad at ka- 
pangyarihan at pagkapanginoon” (Efe 1:20, 21), na 
sa kaniya ay dapat “lumuhod ang bawat tuhod” bi- 
lang pagkilala sa kaniyang bigay-Diyos na awtori- 
dad (Fil 2:9-11). Siya ang Mataas na Saserdote na 
may mga tagubiling umaakay sa pagpapagaling at 
buhay na walang hanggan para sa mga nakikinig 
sa kaniya nang may pagpapasakop. (Heb 5:9, 10: Ju 
3:36) Yamang siya ang Pangunahing Tagapagsalita 
ng Diyos, wasto lamang na sabihin ni Jesus na ang 
pagkamasunurin sa kaniyang mga pananalita ang 
tanging makapagbibigay ng matatag na punda- 
syon upang maging tiyak ang pag-asa ng mga tao 
sa hinaharap. (Mat 7:24-27) Ang pagkamasunurin 
ng kaniyang mga tagasunod ay patotoo na iniibig 
nila siya at ang pag-ibig na iyon ang nag-uudyok 
sa kanila na maging masunurin. (Ju 14:23, 24: 
15:10) Yamang binigyan ng Diyos ang kaniyang 
Anak ng pangunahing papel sa katuparan ng lahat 
ng kaniyang layunin (Ro 16:25-27), ang buhay ay 
nakasalalay sa pagsunod sa “mabuting balita tung- 
kol sa ating Panginoong Jesus,” at kalakip sa pagka- 
masunuring ito ang pangmadlang pagpapahayag 
ng isa ng pananampalataya niya sa kaniya.---2Te 
1:8: Ro 10:8-10, 16: 1Pe 4:17. 

Bilang ulo ng kongregasyong Kristiyano, si Kristo 
Jesus ay naggagawad ng awtoridad sa iba, gaya ng 
ginawa niya sa mga apostol. (2Co 10:8) Ang mga ta- 
ong ito ang naghahatid ng mga tagubilin ng Ulo ng 
kongregasyon, kaya naman wasto at mahalaga ang 
pagkamasunurin sa kanila (2Co 10:2-6, Fil 2:12, 2Te 
3:4, 9-15), sapagkat ang espirituwal na mga pastol 
na ito ay “patuloy [na] nagbabantay sa inyong mga 
kaluluwa na gaya niyaong mga magsusulit.” (Heb 
13:17, 1Pe 5:2-6, ihambing ang 1Ha 3:9.) Ikina- 
gagalak ng responsableng mga taong ito ang ku- 
sang-loob na pagtugon at pagkamasunurin, gaya ng 
ipinakita ng mga Kristiyanong taga-Roma at taga- 
Filipos at gayundin ni Filemon, na sa kaniya ay 
masasabi ni Pablo, “Ako ay sumusulat sa iyo, sa 
pagkaalam na gagawin mo ang higit pa kaysa sa 
mga bagay na sinasabi ko.”--Ro 16:19, Fil 2:12, 17; 
Flm 21. 


PAGKAMASUNURIN 


Pagkamasunurin sa mga magulang at mga 
asawang lalaki. Ang mga magulang ay may bi- 
gay-Diyos na likas na karapatan sa pagkamasunu- 
rin ng kanilang mga anak. (Kaw 23:22) Walang 
alinlangan na ang pagkamasunurin ni Jacob sa ka- 
niyang mga magulang ay isa sa mga dahilan kung 
bakit inibig ni Jehova si Jacob ngunit kinapootan si 
Esau.” (Mal 1:2, 3, Gen 28:7) Bilang isang anak, si 
Jesus ay nagpasakop sa kaniyang mga magulang sa 
lupa. (Luc 2:51) Pinaaalalahanan ng apostol na si Pa- 
blo ang mga anak na “maging masunurin ... sa in- 
yong mga magulang sa lahat ng bagay.” Dapat tan- 
daan na ang liham niyang ito ay patungkol sa mga 
Kristiyano, kaya naman hindi maaaring maging ka- 
sama sa “lahat ng bagay" ang pagsunod sa mga utos 
na magbubunga ng pagsuway sa salita ng makala- 
ngit na Ama, ang Diyos na Jehova, sapagkat hindi 
iyan magiging “lubhang kalugud-lugod” sa Pangi- 
noon. (Col 3:20, Efe 6:1) Sa Kasulatan, hindi ipinag- 
wawalang-bahala ang pagsuway sa mga magulang, 
at sa ilalim ng Kautusan, ang isang anak na patuloy 
na sumusuway ay kailangang patayin.---Deu 21:18- 
21: Kaw 30:17: Ro 1:30, 32: 2Ti 3:2. 

Dahil sa pagkaulo ng lalaki, ang mga asawang ba- 
bae ay kailangang maging masunurin sa kanilang 
mga asawang lalaki “sa bawat bagay.” May kaugna- 
yan dito, si Sara ay binanggit bilang isang halimba- 
wang dapat tularan. (Efe 5:21-33, 1Pe 3:1-6) Sabihin 
pa, hindi lubusan ang pagkaulo at awtoridad ng asa- 
wang lalaki, kundi nakabababa sa pagkaulo at awto- 
ridad ng Diyos at ni Kristo.— 1Co 11:3. 

Sa mga panginoon at sa mga pamahalaan. 
Ang mga alipin ay pinayuhan din na maging masu- 
nurin sa kanilang mga panginoon “sa lahat ng ba- 
gay,” hindi sa pakitang-taong paglilingkod kundi bi- 
lang mga alipin ni Kristo, na may takot kay Jehova. 
(Col 3:22-25: Efe 6:5-8) Ang mga alipin na kaila- 
ngang magbata ng mga pagdurusa ay maaaring tu- 
mingin kay Kristo Jesus bilang kanilang halimbawa, 
na magagawa rin ng mga Kristiyanong asawang 
babae na nasa ilalim ng gayunding mga kalagayan. 
(1Pe 2:18-25, 3:1) May pasubali at hindi ganap ang 
awtoridad ng kanilang mga panginoon. Kaya ang 
mga aliping Kristiyano ay magiging masunurin la- 
mang sa “lahat ng bagay" na hindi salungat sa ka- 
looban at mga utos ng Diyos. 

Bilang panghuli, ang pagkamasunurin ay nauukol 
sa makalupang mga pamahalaan, mga awtoridad, 
at mga tagapamahala (Tit 3:1), yamang pinahintu- 
lutan sila ng Diyos na manungkulan at pinahintulu- 
tan pa nga silang mag-ukol ng ilang serbisyo sa 
kaniyang bayan. Kaya naman kahilingan sa mga 
Kristiyano na “magbayad kay Cesar ng mga bagay 
na kay Cesar.” (Mar 12:14-17) Ang mahigpit na 


PAGKAMATAPAT 


dahilan para sa pagsunod ng mga Kristiyano sa mga 
batas ni Cesar at sa pagbabayad ng mga buwis ay 
hindi ang wastong pagkatakot sa “tabak” ng kaparu- 
sahan ni Cesar, kundi pangunahin na, ang budhing 
Kristiyano. (Ro 13:1-7) Yamang budhi ang siyang 
nagpapasiya, maliwanag na ang pagpapasakop ng 
Kristiyano sa mga pamahalaan ng tao ay limitado 
lamang sa mga bagay na hindi labag sa kautusan 
ng Diyos. Sa dahilang ito, may-katatagang sinabi ng 
mga apostol sa mga tagapamahalang nag-utos sa 
kanila na huminto sa pagtupad ng kanilang bigay- 
Diyos na atas na mangaral: “Dapat naming sundin 
ang Diyos bilang tagapamahala sa halip na mga 
tao.”--Gaw 5:27-29, 32; 4:18-20. 


PAGKAMATAPAT [sa Ingles, loyalty]. Sa 
Hebreong Kasulatan, ang pang-uring chasidh' ay 
ginagamit upang lumarawan sa isang taong “mata- 
pat,” o “isa na may maibiging-kabaitan.” (Aw 18:25, 
tlb sa Rbi8) Ang pangngalang che'sedh ay tumutu- 
koy sa kabaitan ngunit hindi lamang ito nanganga- 
hulugan ng magiliw na pakikitungo o kabaitan na 
inuudyukan ng pag-ibig, bagaman kalakip dito ang 
gayong mga katangian. Ito ay kabaitan na maibi- 
ging nag-uugnay ng sarili nito sa isang bagay 
hanggang sa matupad ang layunin nito may kaug- 
nayan sa bagay na iyon. Ganito ang uri ng kabai- 
tang ipinakikita ng Diyos sa kaniyang mga lingkod 
at ipinakikita nila sa kaniya. Samakatuwid ay sak- 
law nito ang pagkamatapat, isang matuwid, nakata- 
laga o may debosyon, at banal na pagkamatapat, at 
isinasalin ito bilang “maibiging-kabaitan” at “mata- 
pat na pag-ibig.”--Gen 20:13, 21:23; tingnan ang 
KABAITAN. 

Sa Griegong Kasulatan, ang pangngalang ho-si- 
O'tes at ang pang-uring ho'si-os ay may diwa ng ka- 
banalan, katuwiran, pagpipitagan, pagiging deboto, 
taimtim, ng maingat na pagtupad sa lahat ng mga 
tungkulin sa Diyos. Kasangkot dito ang isang ta- 
mang kaugnayan sa Diyos. 

Lumilitaw na walang salitang Tagalog ang eksak- 
tong makapagpapahayag sa lubos na kahulugan ng 
mga salitang Hebreo at Griego, ngunit ang “pagka- 
matapat” (loyalty), kasama na rito ang diwa ng de- 
bosyon at katapatan (faithfulness), kapag ginagamit 
may kaugnayan sa Diyos at sa paglilingkod sa kani- 
ya, ay halos siyang katumbas na kahulugan. Ang 
pagsusuri sa kung paano ginamit ng Bibliya ang 
mga terminong ito ang pinakamahusay na paraan 
upang malaman ang lubos na kahulugan ng mga 
ito. 

Ang Pagkamatapat ni Jehova. Ang Diyos na 
Jehova, ang Isa na Kabanal-banalan, na nakatalaga 
sa katuwiran at nagpapakita ng di-masisirang mai- 
biging-kabaitan sa mga naglilingkod sa kaniya, ay 


650 


nakikitungo nang may katuwiran at katotohanan 
kahit sa kaniyang mga kaaway, at siya'y lubhang 
maaasahan. Sinasabi hinggil sa kaniya: “Dakila at 
kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Diyos na 
Jehova, ang Makapangyarihan-sa-lahat. Matuwid at 
totoo ang iyong mga daan, Haring walang hanggan. 
Sino nga talaga ang hindi matatakot sa iyo, Jehova, 
at luluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat ikaw la- 
mang ang matapat?” (Apo 15:3, 4) Dahil ang pagka- 
matapat ni Jehova sa katuwiran at katarungan, ga- 
yundin ang kaniyang pag-ibig para sa kaniyang 
bayan, ay nag-uudyok sa kaniya na gumawa ng ki- 
nakailangang hudisyal na pagkilos, isang anghel 
ang napakilos na magsabi: “Ikaw, ang Isa na ngayon 
at ang nakaraan, ang Isa na matapat, ay matuwid, 
sapagkat iginawad mo ang mga pasiyang ito.”---Apo 
16:5, ihambing ang Aw 1456:17. 

Matapat si Jehova sa kaniyang mga pakikipagti- 
pan. (Deu 7:9) Dahil sa kaniyang tipan sa kaibigan 
niyang si Abraham, sa loob ng maraming siglo ay 
nagpakita siya ng mahabang pagtitiis at awa sa 
bansang Israel. (2Ha 13:23) Sa pamamagitan ng ka- 
niyang propetang si Jeremias, namanhik siya sa Is- 
rael: “Manumbalik ka, O suwail na Israel, ang sabi 
ni Jehova. “Hindi ko na ititingin sa inyo ang aking 
mukha nang may galit, sapagkat ako ay matapat.”” 
(Jer 3:12) Yaong mga matapat sa kaniya ay lubu- 
sang makaaasa sa kaniya. Sa pamamagitan ng pa- 
nalangin, si David ay humingi ng tulong sa Diyos at 
nagsabi: “Sa matapat ay kikilos ka nang may pagka- 
matapat, sa walang-pagkukulang at makapangyari- 
han ay makikitungo ka nang walang pagkukulang.” 
(2Sa 22:26) Namanhik si David sa taong-bayan na 
talikuran ang masama at gawin ang mabuti, “sapag- 
kat,” sabi niya, “si Jehova ay maibigin sa kataru- 
ngan, at hindi niya iiwan ang kaniyang mga mata- 
pat. Hanggang sa panahong walang takda ay tiyak 
na babantayan sila.”--Aw 37:27, 28. 

Yaong mga matapat kay Jehova ay makatitiyak na 
siya'y malapit sa kanila at na tutulungan niya sila 
hanggang sa katapusan ng kanilang tapat na landa- 
sin, at lubos silang magiging tiwasay, sa pagkaalam 
na maaalaala niya sila anumang kalagayan ang 
bumangon. Binabantayan niya ang kanilang daan. 
(Kaw 2:8) Binabantayan niya ang kanilang buhay 
o kaluluwa.---Aw 97:10. 

Si Jesu-Kristo. Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, 
lubha siyang napatibay sa pagkaalam na patiunang 
inihula ng Diyos tungkol sa kaniya, bilang ang pa- 
ngunahing “matapat” ng Diyos, na ang kaniyang ka- 
luluwa ay hindi iiwan sa Sheol. (Aw 16:10) Noong 
araw ng Pentecostes, 33 C.E., ikinapit ng apostol na 
si Pedro ang hulang ito kay Jesus, sa pagsasabing: 
“Nakita [ni David] nang patiuna at sinalita ang tung- 
kol sa pagkabuhay-muli ng Kristo, na hindi siya pi- 
nabayaan sa Hades ni nakakita man ng kasiraan ang 


651 


kaniyang laman. Ang Jesus na ito ay binuhay na 
muli ng Diyos, na sa bagay na ito ay mga saksi ka- 
ming lahat.” (Gaw 2:25-28, 31, 32, ihambing ang 
Gaw 13:32-37.) Sa isang komento sa Gawa 2:27, si- 
nasabi ng The Expositor's Greek Testament na ang 
salitang Hebreo na cha-sidh' (na ginamit sa Aw 
16:10) ay “tumutukoy hindi lamang sa isa na ma- 
kadiyos at taimtim, kundi pati sa isa na pinag- 
uukulan ni Jehova ng maibiging-kabaitan.”---Inedit 
ni W. R. Nicoll, 1967, Tomo II. 

Pagkamatapat, Isang Kahilingan ng Diyos. 
Isang kahilingan ni Jehova sa kaniyang mga lingkod 
ang pagkamatapat. Dapat nila siyang tularan. (Efe 
5:1) Sinabihan ng apostol na si Pablo ang mga Kris- 
tiyano na sila'y dapat “magbihis ng bagong persona- 
lidad na nilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa tu- 
nay na katuwiran at pagkamatapat.” (Efe 4:24) Nang 
inirerekomenda niya ang pananalangin sa kongre- 
gasyon, sinabi niya: “Kaya nga nais ko na sa bawat 
dako ay magpatuloy sa pananalangin ang mga lala- 
ki, na itinataas ang matatapat na kamay, hiwalay sa 
poot at mga debate.” (1Ti 2:8) Ang pagkamatapat ay 
isang mahalagang katangian upang ang isang lalaki 
ay maging kuwalipikadong maglingkod bilang isang 
tagapangasiwa sa kongregasyon ng Diyos.--Tit 1:8. 


PAGKAMAYGULANG. Ang kalagayan ng pa- 
giging husto ang gulang, hinog, o kumpleto batay sa 
isang pamantayan. (Tingnan ang KASAKDALAN.) Ang 
Bibliya ang naglalaan ng pamantayan upang mala- 
man kung ano ang kasangkot sa espirituwal na pag- 
kamaygulang (pagkakumpleto). Ayon sa pamanta- 
yang ito, ang may-gulang na Kristiyano ay hindi 
isang espirituwal na sanggol, na kadalasa'y paba- 
gu-bago at madaling naililigaw o natimpluwensiya- 
han ng iba kung tungkol sa doktrina. (Efe 4:11- 
14) Yamang nasanay ang kaniyang mga kakayahan 
sa pang-unawa, kaya niyang kilalanin kapuwa ang 
tama at ang mali. Hindi niya kailangang maturuan 
hinggil sa mga panimulang bagay. (Heb 5:11--6:2) Pi- 
napatnubayan siya, hindi ng karunungan ng sanlibu- 
tan, kundi ng espiritu ng Diyos.--- 1Co 2:6, 10-13, tlb 
sa Rbi8. 

Walang binabanggit ang Bibliya tungkol sa mga 
antas o yugto ng espirituwal na pagkamaygulang 
o pagkaadulto. Gayunman, kung paanong ang isang 
tao ay patuloy na lumalago sa kaalaman, karanasan, 
at kaunawaan matapos siyang maging isang adulto, 
sa katulad na paraan ay patuloy na sumusulong ang 
may-gulang na Kristiyano. Ang mga pagsubok na 
nararanasan niya ay maaaring magpatibay sa kani- 
yang pananampalataya at pagbabata. Sumulat ang 
alagad na si Santiago: “Ituring ninyong buong kaga- 
lakan, mga kapatid ko, kapag napaharap kayo sa 
iba't ibang pagsubok, yamang nalalaman ninyo na 
ang subok na katangiang ito ng inyong pananampa- 


PAGKANARIRITO 


lataya ay gumagawa ng pagbabata. Ngunit hayaang 
ganapin ng pagbabata ang gawa nito, upang kayo 
ay maging ganap [sa literal, sakdal] at malusog sa 
lahat ng bagay, na hindi nagkukulang ng anuman.” 
(San 1:2-4) Gayundin, kung paanong nagkakaiba- 
iba ang pisikal na hitsura at ang mental na kakaya- 
han at mga talento ng mga adulto, ang may-gulang 
na mga Kristiyano ay nagkakaiba-iba rin sa ilang 
katangian, anupat ang iba ay kapansin-pansin sa 
ilang aspekto, gaya ng kaalaman, pagpapasiya, lakas 
ng loob, o pagkabukas-palad, ang iba naman ay sa 
iba pang katangian. (Ihambing ang 1Co 7:7: 12:4-11, 
27-31.) Kaya naman, kapag isinasaalang-alang ang 
pagkamaygulang, kailangang tandaan na hindi ang 
espesyal na mga abilidad o talento ang nagsisilbing 
batayan kung ang isa ay may-gulang na Kristiyano 
o hindi. 

Ang kaayusan ng kongregasyon, kasama na ang 
mga apostol, propeta, ebanghelisador, pastol, at mga 
guro nito, ay nakatulong noon upang ang mga Kris- 
tiyano ay maging may-gulang sa espirituwal. (Efe 
4:11-14, ihambing ang Col 1:28, 29; 4:12, 13.) Kung 
gayon, maliwanag na yaong mga naglilingkod bi- 
lang mga pastol at mga guro ay kailangang ma- 
ging mga taong may-gulang sa espirituwal, hindi 
mga sanggol. Gayunman, hindi lamang espirituwal 
na pagkaadulto ang hinihiling sa isa na inaata- 
san bilang tagapangasiwa o ministeryal na lingkod. 
(1Ti 3:1-9, 12, 13, Tit 1:5-9) Halimbawa, isa sa 
mga kahilingan para sa isang tagapangasiwa ay na 
siya'y “isang lalaking namumuno sa kaniyang sari- 
ling sambahayan sa mahusay na paraan, may mga 
anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso.” 
(1Ti 3:4) Sa gayon, maaaring ang isang lalaki ay 
may-gulang sa espirituwal na paraan sa ilang as- 
pekto, ngunit kung ang kaniyang mga anak ay ma- 
paghimagsik at di-masupil, hindi siya magiging ku- 
walipikado para sa posisyon ng tagapangasiwa. 


PAGKANARIRITO. Ang salitang Griego na 
isinasaling “pagkanaririto” ay pa-rou-si'a, na binubuo 
ng para’ (nasa tabi) at ou-si'a (pagiging: hinalaw sa 
eimi’, na nangangahulugang “maging”). Kaya ang 
parou:si'a ay literal na nangangahulugang “pagi- 
ging nasa tabi,” samakatuwid nga, “pagkanaririto,” 
o “presensiya.” Ginagamit ito nang 24 na beses 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, kadalasan ay 
hinggil sa pagkanaririto ni Kristo may kaugnayan sa 
kaniyang Mesiyanikong Kaharian.---Mat 24:3; ting- 
nan ang apendise ng Rbi8, p. 1576, 1577. 

Iba-iba ang salin ng maraming bersiyon sa sali- 
tang ito. Bagaman sa ilang teksto ay isinasalin nila 
ang pa-rou-si'a bilang “pagkanaririto” o “presensiya,” 
mas madalas nila itong isalin bilang “pagdating.” 
Dito hinalaw ang pananalitang “ikalawang pagda- 
ting” o “ikalawang pagparito” (adventus [“pagparito” 


PAGKANARIRITO 


o “pagdating"] na siyang salin ng Latin na Vulgate 
para sa parou-sia sa Mat 24:3) may kaugnayan 
kay Kristo Jesus. Bagaman ang pagkanaririto ni 
Jesus ay tiyak na nagpapahiwatig ng pagdating 
niya sa dakong paroroonan niya, ang saling “pagda- 
ting” para sa pa-rou:sia ay pantanging nagdiriin 
sa pagdating anupat naging malabo ang ideya ng 
pagkanaririto na kasunod ng pagdating. Bagaman 
maaaring isalin ang pa-rou-si'a kapuwa bilang “pag- 
dating” at “pagkanaririto,” karaniwan nang tina- 
tanggap ng mga leksikograpo na ang pagkanaririto 
o presensiya ng isang persona ang pangunahing 
ideya na itinatawid ng salitang ito. 

Ang Vine's Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words (1981, Tomo 1, p. 208, 209) ay 
nagsabi: “Ang PAROUSIA ... ay nagpapahiwatig ka- 
puwa ng pagdating at ng kasunod na presensiya. 
Halimbawa, sa isang liham na papiro [na isinulat sa 
wikang Griego] ay binabanggit ng isang babae na 
kailangan ang kaniyang parousia sa isang lugar 
upang maasikaso niya ang mga bagay-bagay may 
kinalaman sa kaniyang pag-aari roon. . . . Kapag gi- 
nagamit may kaugnayan sa pagbabalik ni Kristo, sa 
Pag-agaw sa Iglesya, ito ay nangangahulugan, hin- 
di lamang ng Kaniyang panandaliang pagdating 
para kunin ang Kaniyang mga santo, kundi ng Kani- 
yang presensiya kasama nila mula sa sandaling iyon 
hanggang sa Kaniyang pagkakasiwalat at pagkaka- 
hayag sa sanlibutan.” Ipinakikita ng Greek-English 
Lexicon nina Liddell at Scott (nirebisa ni H. Jones, 
Oxford, 1968, p. 1343) na kung minsan ay ginaga- 
mit ang pa-rou-si'a sa sekular na panitikang Griego 
upang tumukoy sa “pagdalaw ng isang maharlika 
o opisyal.” 

Sabihin pa, ang sekular na mga akdang Griego ay 
makatutulong upang matiyak ang diwa ng termi- 
nong Griegong ito. Gayunman, higit na makatutu- 
long ang pagsusuri sa paggamit ng Bibliya mismo 
sa salitang ito. Halimbawa, sa Filipos 2:12, sinabi ni 
Pablo na ang mga Kristiyanong taga-Filipos ay ma- 
sunurin “hindi lamang kapag naririyan [pa-rou-si'ai] 
ako, kundi lalo pa ngang higit ngayon na wala ako 
riyan [apou-si'ai].” Gayundin, sa 2 Corinto 10:10, 11, 
pagkatapos niyang tukuyin yaong mga nagsasabing 
“ang kaniyang mga liham ay mabigat at mapuwer- 
sa, ngunit ang kaniyang pagkanaririto [Da-rou-si'4] 
sa personal ay mahina at ang kaniyang pananalita 
ay kahamak-hamak,” idinagdag ni Pablo, “Isaalang- 
alang ito ng gayong tao, na kung ano kami sa aming 
salita sa pamamagitan ng mga liham kapag wala ri- 
yan [a-pon'tes], magiging gayon din kami sa gawa 
kapag naririyan [pa-ron 'tes|." (Ihambing din ang Fil 
1:24-27.) Kaya dito, ang ipinakikitang pagkakaiba 
ay sa pagitan ng pagiging presente at ng pagiging 
wala sa tinutukoy na lugar, hindi sa pagitan ng pag- 
dating at ng paglisan. 


652 


Dahil dito, ang apendise ng Emphasised Bible ni 
J. B. Rotherham (p. 271) ay nagsasabi: “Sa edisyong 
ito, ang salitang parousia ay pare-parehong isinalin 
bilang “presensiya” (ang ‘pagdating,’ bilang isang sa- 
lin ng salitang ito, ay hindi ginamit). . . . Ang diwa 
ng ‘presensiya’ ay buong-linaw [na makikita] dahil 
inihahambing ito sa “pagiging wala" . . . anupat na- 
tural lamang na maitatanong,---Bakit hindi na lang 
ito laging isalin nang gayon?” 

Ipinahihiwatig din ng pananalita ni Jesus sa Ma- 
teo 24:37-39 at Lucas 17:26-30 na ang pa-rrou-si'a ni 
Jesus ay hindi basta isang panandaliang pagda- 
ting na sinusundan ng mabilis na paglisan kundi 
isang pagkanaririto, o presensiya, na sumasaklaw 
ng isang yugto ng panahon. Sa mga tekstong iyon, 
“ang mga araw ni Noe” ay inihahambing sa “pagka- 
naririto ng Anak ng tao” (“mga araw ng Anak ng 
tao,” ayon sa ulat ni Lucas). Samakatuwid, ang pag- 
hahambing ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa 
pagdating ng Delubyo bilang isang kasukdulan no- 
ong mga araw ni Noe, bagaman ipinakikita niya na 
ang kaniya mismong “pagkanaririto” o “mga araw” 
ay magkakaroon ng katulad na kasukdulan. Yamang 
“ang mga araw ni Noe" ay aktuwal na sumaklaw ng 
isang yugto ng mga taon, may saligan tayo upang 
maniwala na ang inihulang “pagkanaririto [o “mga 
araw"] ng Anak ng tao” ay sasaklaw rin ng isang 
yugto ng maraming taon, na ang kasukdulan ay ang 
pagkapuksa niyaong mga hindi nagbibigay-pansin 
sa oportunidad na inilaan upang magtamo ng kalig- 
tasan. 

Katangian ng “Parousia” ni Kristo. “Sabihin 
pa, ang parou-si'a, o pagkanaririto, ay maaaring 
makita, at sa anim na paglitaw ng salitang ito, ang 
tinutukoy ay ang nakikitang presensiya ng mga 
tao, gaya nina Estefanas, Fortunato, Acaico, Tito, at 
Pablo. (1Co 16:17: 2Co 7:6, 7: 10:10; Fil 1:26; 2:12) 
Ang parou-si a ay maaari ring hindi makita gaya 
ng ipinahihiwatig ng paggamit ni Pablo sa kaug- 
nay na anyong pandiwa (pa rei-mi) nang banggitin 
niya ang pagiging “naririyan sa espiritu” bagaman 
wala sa katawan. (1Co 5:3) Gayundin naman, tinu- 
tukoy ng Judiong istoryador na si Josephus, na su- 
mulat sa wikang Griego, ang pa-rou-:sia ng Diyos 
sa Bundok Sinai, anupat doo'y ipinahiwatig ng mga 
kulog at kidlat ang kaniyang di-nakikitang presen- 
siya.---Jewish Antiquities, III, 80 (v, 2). 

Ang pagiging maka-Kasulatan ng isang di-naki- 
kitang pagkanaririto o presensiya ay pinatutunayan 
din ng sinabi ng Diyos na Jehova kay Moises may 
kinalaman sa kaban ng tipan na nasa Kabanal- 
banalan ng tabernakulo: “At doon ako haharap sa 
iyo at magsasalita ako sa iyo mula sa ibabaw ng ta- 
kip.” (Exo 25:22) Ang presensiya ng Diyos ay hindi 
nakikita, yamang maliwanag na sinabi ng Kasula- 


653 


tan na “walang taong nakakita sa Diyos kailan- 
man”--kahit si Moises o ang mataas na saserdote 
na pumapasok sa Kabanal-banalan. (Ju 1:18: Exo 
33:20) Nang pasinayaan ni Haring Solomon ang 
templo sa Jerusalem, ang bahay na iyon ay napuno 
ng ulap ng “kaluwalhatian ni Jehova.” Binanggit ni 
Solomon na si Jehova ay ‘tumatahan sa templo.” Ga- 
yunpaman, sinabi rin ni Solomon: “Ngunit totoo 
bang ang Diyos ay mananahanan sa ibabaw ng 
lupa? Narito! Sa mga langit, oo, sa langit ng mga la- 
ngit, ay hindi ka magkasya, gaano pa kaya sa bahay 
na ito na aking itinayo!” Gayunman, ang mga mata 
ng Diyos ay laging nakamasid sa bahay na iyon at 
ang mga panalanging binibigkas doon ay diringgin 
niya “sa [kaniyang] dakong tinatahanan, sa langit.” 
--1Ha 8:10-13, 27-30, ihambing ang Gaw 7:45-50. 

Ipinakikita ng mga ulat na ito na ang Diyos ay 
may kapangyarihang “maging presente’ sa lupa sa 
espirituwal na paraan (samakatuwid nga, hindi na- 
kikita) samantalang nananatili siya sa langit. Sa 
ilang kaso, ang kaniyang presensiya ay maaaring 
sa pamamagitan ng isang anghelikong kinatawan 
na kumikilos at nagsasalita para sa Diyos, na maaa- 
ri pa ngang magsabi, “Ako ang Diyos ng iyong 
ama,” gaya ng ginawa ng anghel na nakipag-usap 
kay Moises sa nagliliyab na palumpong. (Exo 3:2-8, 
ihambing ang Exo 23:20, 32:34.) Gayundin naman, 
sinabi ni Jehova kay Moises na Siya ay ‘paroroon’ sa 
kaniya sa Bundok Sinai at “bababa” roon (Exo 19: 
9, 11, 18, 20), ngunit ipinakita ng mga apostol na 
ang Kaniyang mga anghel ang kumatawan sa Diyos 
doon at naghatid ng Kaniyang tipan kay Moises. 
--Gal 3:19: Heb 2:2: tingnan ang MUKHA. 

Yamang ang binuhay-muling Anak ni Jehova na 
si Jesu-Kristo ay pinagkalooban ng 'ahat ng awtori- 
dad sa langit at sa lupa, at siyang “eksaktong lara- 
wan ng... mismong sarili [ng Diyos],” makatuwiran 
lamang na magagawa rin niyang maging presente 
sa isang lugar nang di-nakikita. (Mat 28:18, Heb 1: 
2, 3) May kinalaman dito, mapapansin natin na ka- 
hit noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, nakapagpa- 
galing siya ng mga tao na nasa malalayong lugar, 
na para bang naroroon siya mismo.---Mat 8:5-13, Ju 
4:46-53. 

Maliwanag din na ipinasakop ng Diyos na Jehova 
sa kaniyang niluwalhating Anak ang mga anghel. 
(1Pe 3:22) Sa mga teksto hinggil sa pagkanaririto ni 
Jesus, siya ay laging inilalarawan na “may kasa- 
mang” mga anghelikong hukbo o kaya'y 'nagsusu- 
go sa kanila. (Mat 13:37-41, 47-49, 16:27; 24:31, 
Mar 8:38: 2Te 1:7) Hindi naman ito nangangahulu- 
gan na ang kaniyang inihulang pagkanaririto tag- 
lay ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Kahari- 
an ay nauugnay lamang sa pagsusugo niya sa lupa 
ng mga anghelikong mensahero o kinatawan, sa- 


PAGKANARIRITO 


pagkat ginagawa na ito noon pa mang unang sig- 
lo C.E. may kaugnayan sa mga apostol at sa iba pa. 
(Gaw 5:19; 8:26, 10:3, 7, 22: 12:7-11, 23; 27:23) Ipi- 
nakikita ng mga talinghaga ni Jesus at ng iba pang 
mga teksto na ang kaniyang pagkanaririto ay tulad 
ng sa isang panginoon na bumalik sa kaniyang 
sambahayan at tulad ng sa isang taong tumang- 
gap ng paghahari at bumalik upang pamahalaan 
ang kaniyang nasasakupan, at na ang pagkanariri- 
to ni Jesus ay nangangahulugan ng kaniya mis- 
mong pagsisiyasat at paghatol na susundan ng ak- 
tibong pagpapahayag o paglalapat ng kahatulang 
iyon at ng pagbibigay ng gantimpala sa mga si- 
nang-ayunan. (Mat 24:43-51, 25:14-45, Luc 19:11- 
27; ihambing ang Mat 19:28, 29.) Yamang saklaw 
ng paghahari ni Jesus ang buong lupa, ang kani- 
yang pagkanaririto ay pambuong-daigdig (iham- 
bing ang Mat 24:23-27, 30). Ipinahihiwatig ng ki- 
nasihang mga salita ni Pablo sa 1 Corinto 15:24-28, 
gayundin ng mga pagtukoy sa paghahari ni Kristo 
sa Apocalipsis (5:8-10, 7:17: 19:11-16, 20:1-6, 21:1- 
4, 9, 10, 22-27), na ang pagkanaririto ni Kristo ay 
ang panahon kung kailan lubusan niyang itutuon 
ang kaniyang pansin sa buong lupa at sa mga 
naninirahan dito, anupat gagamitin niya ang bu- 
ong puwersa ng kaniyang kapangyarihan bilang 
hari upang isakatuparan ang kalooban ng kani- 
yang Ama para sa lupa at sa mga tumatahan dito. 
--Ihambing ang Mat 6:9, 10. 

Ipinapalagay ng ilan, salig sa mga tekstong nag- 
sasabi na si Jesus ay makikitang “dumarating na 
nasa mga ulap taglay ang dakilang kapangyarihan 
at kaluwalhatian” (Mar 13:26, Apo 1:7), na ang kani- 
yang pagkanaririto ay tiyak na makikita. Gayun- 
man, gaya ng ipinaliwanag sa ilalim ng pamagat na 
ULAP (Makatalinghagang Paggamit), ang paggamit 
ng mga ulap may kaugnayan sa ibang mga pagpa- 
pamalas ng Diyos ng kaniyang sarili ay nagpapahi- 
watig ng pagiging di-nakikita sa halip na ng pagi- 
ging nakikita. Gayundin naman, ang 'pagkakita' ay 
maaaring tumukoy sa makasagisag na pagkakita, 
ang pagkaunawa sa pamamagitan ng isip at puso. 
(Isa 44:18: Jer 5:21; Eze 12:2, 3; Mat 13:13-16, Efe 1: 
17, 18) Kung hindi ito kikilalanin ng isa, manganga- 
hulugan ito na hindi rin niya kinikilala na ang 
kabaligtaran ng pagkakita, samakatuwid nga, ang 
pagkabulag, ay maaaring gamitin sa makasagisag 
o espirituwal na diwa, sa halip na sa literal na diwa. 
Gayunman, maliwanag na parehong ginamit ni Je- 
sus ang pagkakita at ang pagkabulag sa gayong ma- 
kasagisag o espirituwal na diwa. (Ju 9:39-41, Apo 
3:14-18, ihambing din ang 2Co 4:4: 2Pe 1:9.) Mata- 
pos kausapin ni Jehova si Job “mula sa buhawi” (ma- 
lamang na may kasamang mga ulap), sinabi ni Job: 
“Sa sabi-sabi ay nakarinig ako ng tungkol sa iyo, 


PAGKANARIRITO 


ngunit ngayon ay nakikita ka nga ng aking mata.” 
(Job 38:1, 42:5) Tiyak na ito rin ay sa pamamagitan 
ng pagkaunawa ng isip at puso sa halip na pagkaki- 
ta ng literal na mata, dahil maliwanag na itinuturo 
ng Kasulatan na “walang taong nakakita sa Diyos 
kailanman.”--Ju 1:18, 5:37; 6:46, 1Ju 4:12. 

Kontra sa paniniwala na ang pagkanaririto ni Je- 
sus ay makikita (sa diwang magpapakita si Je- 
sus taglay ang isang katawang makikita ng mga 
mata ng tao), sinabi ni Jesus mismo na sa kani- 
yang kamatayan ay ihahain niya ang kaniyang la- 
man alang-alang sa buhay ng sanlibutan (Ju 6:51) 
at sinabi rin ng apostol na si Pablo na ang binu- 
hay-muling si Jesus ay “tumatahan sa di-malapi- 
tang liwanag, na walang isa man sa mga tao ang 
nakakita o makakakita.” (1Ti 6:14-16) Dahil dito 
ay masasabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na 
“sandali na lamang at hindi na ako makikita ng 
sanlibutan.” Totoo, makikita siya ng kaniyang mga 
alagad, hindi lamang dahil magpapakita siya sa 
kanila matapos siyang buhaying-muli kundi dahil 
pagsapit din ng takdang panahon ay bubuhayin si- 
lang muli upang makasama niya sa langit at 'maki- 
ta ang kaluwalhatiang ibinigay sa kaniya ng kani- 
yang Ama.” (Ju 14:19, 17:24) Subalit hindi na siya 
makikita ng sanlibutan sa pangkalahatan sapagkat 
matapos siyang buhaying-muli bilang espiritung ni- 
lalang (1Pe 3:18), tanging sa kaniyang mga alagad 
nagpakita si Jesus. Sila rin lamang, hindi ang sanli- 
butan, ang nakakita sa pag-akyat niya sa langit, at 
tiniyak sa kanila ng mga anghel na naroroon na ang 
pagbabalik ni Jesus ay magaganap “sa katulad na 
paraan” (sa Gr., tro'pos, hindi mor-phe”, “anyo"), sa- 
makatuwid nga, hindi hayag sa madla, anupat ta- 
nging ang kaniyang tapat na mga tagasunod ang 
makauunawa.--Gaw 1:1-11. 

Tiyak na ang masamang kalagayan ng puso lakip 
na ang maling mga inaasahan may kinalaman sa 
pagkanaririto ni Kristo ang isang sanhi ng saloo- 
bin ng mga manunuya. Inihula na sa “mga huling 
araw,” sila ay mangungutya at magsasabi: “Nasaan 
itong ipinangakong pagkanaririto niya? Aba, mula 
nang araw na matulog sa kamatayan ang ating mga 
ninuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling 
gayung-gayon mula noong pasimula ng sangnila- 
lang. ”---2Pe 3:2-4; ihambing ang 1:16. 

Maliwanag na mababatid ng mga tao ang naga- 
ganap sa “pagkakasiwalat” (sa Gr., a:po-ka'ly-psis) ni 
Jesu-Kristo “kasama ang kaniyang makapangyari- 
hang mga anghel sa isang nagliliyab na apoy, sa- 
mantalang nagpapasapit siya ng paghihiganti doon 
sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at doon sa mga 
hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa 
ating Panginoong Jesus.” (2Te 1:7-9) Gayunman, 
bago ang pagkakasiwalat na iyon, may magaganap 
pa rin na isang di-nakikitang pagkanaririto na hindi 


654 


mapag-uunawa ng lahat maliban sa mga tapat. Ma- 
aalaala natin na nang ihalintulad ni Jesus ang kani- 
yang pagkanaririto sa “mga araw ni Noe,” sinabi 
niya na noong panahon ni Noe ay “hindi nagbigay- 
pansin” ang mga tao hanggang sa mapuksa sila sa 
pamamagitan ng tubig, at “magiging gayon ang 
pagkanaririto ng Anak ng tao.”---Mat 24:37-39. 

Mga pangyayari na magsisilbing tanda ng 
kaniyang pagkanaririto. [pinangako ni Jesus 
na makakasama siya ng kaniyang mga tagasunod 
sa kanilang mga pagtitipon (Mat 18:20), at tiniyak 
din niya sa kanila na siya ay 'sasakanila” sa pagga- 
wa nila ng mga alagad “sa lahat ng mga araw hang- 
gang sa katapusan ng sistema ng mga bagay.” (Mat 
28:19, 20) Sabihin pa, tiyak na higit pa rito ang ti- 
nutukoy ng pa-rou-si'a sa Mateo 24:3 at sa kaugnay 
na mga teksto. Maliwanag na nauugnay ito sa isang 
pantanging pagkanaririto, isa na magsasangkot at 
makaaapekto sa lahat ng tumatahan sa lupa at tu- 
wirang nauugnay sa paggamit ni Jesus ng kaniyang 
lubos na awtoridad bilang Haring pinahiran ng 
Diyos. 

Kabilang sa mga pangyayari na magsisilbing 
tanda ng pagkanaririto ni Jesus taglay ang kapang- 
yarihan ng Kaharian ay: Ang pagkabuhay-muli ng 
kaniyang mga tagasunod na namatay na, na mga 
kasama niyang tagapagmana sa makalangit na Ka- 
harian (1Co 15:23, Ro 8:17): ang pagtitipon niya sa 
iba pang mga tagasunod na nabubuhay sa pana- 
hon ng kaniyang pagkanaririto upang maging kai- 
sa niya (Mat 24:31, 2Te 2:1): ang 'pagpawi' niya sa 
apostatang “taong tampalasan,” anupat isasagawa 
ito ‘sa pamamagitan ng pagkakahayag [@pi-pha- 
nei'ai] ng pagkanaririto ni Jesus’ (2Te 2:3-8, ting- 
nan ang TAONG TAMPALASAN): ang pagpuksa sa lahat 
ng hindi nagbigay-pansin sa oportunidad ukol sa 
katubusan (Mat 24:37-39), at, ang pagpapasimu- 
la ng kaniyang Sanlibong Taóng Paghahari (Apo 
20:1-6). Tingnan din ang artikulong PAGBABAGONG- 
ANYO para sa impormasyon hinggil sa kung paano 
napasigla ang mga nakakita sa pangitaing iyon 
tungkol kay Kristo taglay ang kaluwalhatian ng Ka- 
harian upang ipabatid sa iba ang “kapangyarihan 
at pagkanaririto ng ating Panginoong Jesu-Kristo.” 
--2Pe 1:16-18. 

Mga kalagayang kaakibat ng kaniyang pag- 
kanaririto.. Sa makasagisag na pananalita, ang 
aklat ng Apocalipsis ay naghaharap ng maraming 
impormasyon may kaugnayan sa pagkanaririto ni 
Kristo at sa kaniyang pagkakahayag at pagkakasi- 
walat. Ang makasagisag na larawan ng may-koro- 
nang mangangabayo na nakasakay sa kabayong 
puti na inilalarawan sa Apocalipsis 6:1, 2 ay tumu- 
tugma sa mangangabayo ng Apocalipsis 19:11-16, 
ang “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga pangi- 


655 


noon,” si Kristo Jesus. Ipinakikita ng Apocalipsis ka- 
banata 6 na kapag sumakay na si Kristo bilang 
nanlulupig na Hari, hindi niya kaagad aalisin ang 
kabalakyutan sa lupa, kundi sa halip, ang pagsakay 
niya ay may kaakibat na digmaan na mag-aalis ng 
"kapayapaan mula sa lupa,” at kakapusan sa pagka- 
in at nakamamatay na salot. (Apo 6:3-8) Katugma 
naman ito ng mga kaganapang binabanggit sa hula 
ni Kristo sa Mateo 24, Marcos 13, at Lucas 21. Sama- 
katuwid, ang hula ni Jesus na masusumpungan 
sa mga ulat ng Ebanghelyo, na maliwanag na nau- 
ugnay sa pagkawasak ng Jerusalem at ng templo 
nito (naganap noong 70 C.E.), ay may pagkakapit 
din sa panahon ng pagkanaririto ni Kristo, at sa ga- 
yon ay naglalaan ng “tanda” na magpapahiwatig na 
naririto na si Jesus at namamahala na mula sa la- 
ngit bilang Mesiyanikong Hari.--Mat 24:3, 32, 33; 
Luc 21:29-31. 

Ang iba pang mga pagtukoy sa pagkanaririto ni 
Kristo sa pangkalahatan ay nagbibigay ng pampati- 
bay-loob na manatiling tapat at magbata hanggang 
sa panahong iyon at sa mismong panahong iyon. 
--1Te 2:19: 3:12, 13; 5:23, San 5:7, 8: 1Ju 2:28. 

Ang Pagkanaririto ng Araw ni Jehova. Sa 
kaniyang ikalawang liham, pinayuhan ni Pedro ang 
kaniyang mga kapatid na “hintayin at ingatang ma- 
lapit sa isipan ang pagkanaririto ng araw ni Jehova,' 
anupat ipinakikita iyon sa paraan ng kanilang pa- 
mumuhay. (2Pe 3:11, 12) Dapat nilang tiyakin na 
ang araw ng paghuhukom ni Jehova ay laging nasa 
kanilang isipan, anupat natatantong iyon ay malapit 
na. Sa nabanggit na “araw ni Jehova,” ang namama- 
halang “mga langit” ng balakyot na sanlibutang ito 
ay pupuksain na para bang sa pamamagitan ng 
apoy at ang “mga elemento” na kasama niyaon ay 
hindi makatatagal kundi matutunaw dahil sa matin- 
ding init. Ang kasalukuyang sistema na nasa ilalim 
ng kontrol ni Satanas ay magwawakas. 

Yamang ang Diyos na Jehova ay kumikilos sa pa- 
mamagitan ng kaniyang Anak at inatasang Hari, si 
Kristo Jesus (Ju 3:35; ihambing ang 1Co 15:23, 24), 
makatuwirang isipin na magkaugnay ang ipinanga- 
kong “pagkanaririto” ni Jehova at ang “pagkanariri- 
to” ni Kristo Jesus. Aasahan natin na yaong mga 
mangungutya kapag ipinahayag ang una ay ma- 
ngungutya rin kapag ipinahayag ang ikalawa. Muli, 
ang saloobin ng mga tao bago ang Delubyo ay gina- 
mit bilang katumbas na parisan nito.--2Pe 3:5-7; 
ihambing ang Mat 24:37-39. 

Ang Pagkanaririto ng Isa na Tampalasan. 
Sa 2 Tesalonica 2:9-12, sinabi ng apostol na ang 
“pagkanaririto ng isa na tampalasan” ay “ayon sa 
pagkilos ni Satanas taglay ang bawat makapangya- 
rihang gawa at kasinungalingang mga tanda at mga 
palatandaan at taglay ang bawat likong panlilin- 


PAGKAPANGANAY 


lang.” Ipinakikita rin nito na ang pa-rou-si'a ay na- 
ngangahulugan ng higit pa sa isang panandaliang 
pagdating, o pagparito, sapagkat kailangan ang ma- 
haba-habang yugto ng panahon upang maisagawa 
ang lahat ng gayong mga gawa, mga tanda, mga 
palatandaan, at panlilinlang. 


PAGKAPANGANAY. Ang karapatang likas 
na nauukol sa panganay na anak na lalaki ng isang 
ama. Ang mga terminong Hebreo at Griego para sa 
“pagkapanganay” (bekho-rah7 pro:to-to'ki-a) ay ka- 
puwa nagmula sa mga salitang-ugat na may pa- 
ngunahing ideya ng “panganay.” 

Sa kaayusan ng mga patriyarka, pagkamatay ng 
ama, ang pinakamatandang anak na lalaki ang na- 
giging ulo ng pamilya, anupat may awtoridad sa iba 
pang mga miyembro hangga't ang mga ito ay nasa 
loob ng sambahayan. Pananagutan niyang pangala- 
gaan ang mga miyembro ng sambahayan ng kani- 
yang ama. Siya rin ang humahalili sa posisyon ng 
ama bilang kinatawan ng pamilya sa harap ni Jeho- 
va. Karaniwan nang ang panganay ang tumatang- 
gap ng pantanging pagpapala ng ama. (Gen 27: 
4, 36; 48:9, 17, 18) Karagdagan pa, may karapatan 
siya sa dalawang bahagi ng ari-arian ng kaniyang 
ama, samakatuwid nga, tatanggap siya ng makala- 
wang ulit ng dami ng tatanggapin ng bawat isa sa 
kaniyang mga kapatid. Sa ilalim ng Kautusang Mo- 
saiko, hindi maaaring kunin ng isang lalaki na may 
higit sa isang asawa ang pagkapanganay mula sa pi- 
nakamatandang anak at ibigay ito sa anak ng asawa 
na pinakaiibig niya.---Deu 21:15-17. 

Noong panahon ng mga patriyarka, maaaring ili- 
pat ng ama ang pagkapanganay sa ibang anak da- 
hil sa isang partikular na dahilan, gaya sa kaso ni 
Ruben, na nawalan ng karapatan sa pagkapanganay 
dahil sa pakikiapid sa babae ng kaniyang ama. (1Cr 
5:1, 2) Maaaring ipagbili ng panganay ang kaniyang 
pagkapanganay sa isa sa kaniyang mga kapatid, 
gaya ng ginawa ni Esau, na humamak sa kaniyang 
pagkapanganay at ipinagbili ito sa kaniyang kapatid 
na si Jacob kapalit ng isang pagkain. (Gen 25:30-34: 
27:36, Heb 12:16) Walang rekord na iginiit ni Jacob 
ang pagkapanganay na kaniyang binili upang ma- 
kuha niya ang dobleng bahagi sa ari-arian ni Isaac 
(personal na ari-arian, sapagkat wala namang lupa- 
ing pag-aari si Isaac, maliban sa parang ng Macpe- 
la, na kinaroroonan ng isang yungib na pinaglilibi- 
ngan). Espirituwal na mga bagay ang nais ipamana 
ni Jacob sa kaniyang pamilya, samakatuwid nga, 
ang pangakong ibinigay kay Abraham may kinala- 
man sa binhi.---Gen 28:3, 4, 12-15. 

Kung tungkol sa mga hari ng Israel, waring kala- 
kip sa pagkapanganay ang karapatang humalili sa 
trono. (2Cr 21:1-3) Gayunman, bilang tunay na 
Hari ng Israel at kanilang Diyos, isinasaisantabi ni 


PAGKAPILAY 


Jehova ang gayong karapatan kapag angkop sa ka- 
niyang mga layunin, gaya sa kaso ni Solomon.---1Cr 
28:b. 

Yamang si Jesu-Kristo ang “panganay sa lahat ng 
nilalang” at lagi siyang tapat sa Diyos na Jehova na 
kaniyang Ama, taglay niya ang pagkapanganay na 
dahil doon ay inatasan siyang maging “tagapagma- 
na ng lahat ng bagay."---Col 1:15, Heb 1:2, tingnan 
ang MANA. 


PAGKAPILAY. Tingnan ang PiLay, PAGKAPILAY. 


PAGKASI. Ang kalagayan kapag ang isang tao 
ay pinakikilos ng espiritung nagmumula sa isa na 
nakahihigit-sa-tao o kapag ang isang bagay ay gi- 
nagawa sa ilalim ng patnubay ng gayong espiritu. 
Kapag si Jehova ang pinagmulan niyaon, ang resul- 
ta ay isang kapahayagan o mga akda na tunay na 
salita ng Diyos. Sa 2 Timoteo 3:16, sinabi ng apostol 
na si Pablo: “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan 
ng Diyos.” Ang pariralang “kinasihan ng Diyos" 
ay isinalin mula sa tambalang salitang Griego na 
the-0'pneu-stos, literal na nangangahulugang “hini- 
ngahan ng Diyos.” 

Iyon ang kaisa-isang paglitaw sa Kasulatan ng 
terminong Griegong ito. Malinaw na ipinakikita ng 
pagkakagamit nito sa talatang iyon na ang Diyos 
ang Pinagmulan at Maygawa ng Sagradong Kasula- 
tan, ang Bibliya. Ang paglalarawan sa Kasulatan bi- 
lang “hiningahan ng Diyos” ay katulad ng pananali- 
tang matatagpuan sa Hebreong Kasulatan sa Awit 
33:6: “Sa pamamagitan ng salita ni Jehova ay nalik- 
ha ang langit, at ang buong hukbo nila ay sa pama- 
magitan ng espiritu [o hininga] ng kaniyang bibig.” 

Mga Resulta ng Pagkilos ng Espiritu ng 
Diyos. Kinasihan ang “lahat ng Kasulatan” sa 
pamamagitan ng banal na espiritu, o aktibong pu- 
wersa, ng Diyos. (Tingnan ang ESPIRITU.) Kumilos 
ang banal na espiritung iyon sa mga tao upang ud- 
yukan sila at patnubayan sila sa pagsulat ng men- 
sahe ng Diyos. Kaya naman sinabi ng apostol na si 
Pedro tungkol sa mga hula ng Bibliya: “Alamin 
muna ninyo ito, na walang hula ng Kasulatan ang 
nagmumula sa anumang sariling pagpapakahulu- 
gan. Sapagkat ang hula ay hindi kailanman duma- 
ting sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi 
ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang gi- 
nagabayan sila ng banal na espiritu.” (2Pe 1:20, 21) 
Ipinakikita ng katibayan na ang espiritu ng Diyos 
ay kumilos sa isip at puso ng lahat ng manunulat 
ng Bibliya upang akayin sila sa tunguhing nilayon 
ng Diyos. Sinabi ni Haring David: “Ang espiritu ni 
Jehova ang nagsalita sa pamamagitan ko, at ang 
kaniyang salita ay nasa aking dila.” (2Sa 23:2) Nang 
sipiin ni Jesus ang Awit 110, sinabi niya na isinulat 
iyon ni David “sa ilalim ng pagkasi [sa literal, sa es- 


656 


piritu].” (Mat 22:43) Ang katulad na ulat naman sa 
Marcos 12:36 ay nagsasabing “sa pamamagitan ng 
banal na espiritu.” 

Kung paanong pinakilos ng espiritu ni Jehova ang 
mga tao, o ginawa silang kuwalipikado, upang gam- 
panan ang ibang mga atas mula sa Diyos---paggawa 
ng mga kasuutan ng mga saserdote at mga ka- 
sangkapan para sa tabernakulo (Exo 28:3, 35:30- 
35), pagganap ng tungkulin ng pangangasiwa (Deu 
34:9), pangunguna sa hukbong militar (Huk 3:9, 10; 
6:33, 34)--ginabayan din sila nito upang isulat ang 
Kasulatan. Sa pamamagitan ng espiritung iyon, ma- 
aari silang bigyan ng karunungan, unawa, kaala- 
man, payo, at kapangyarihan, na higit sa karaniwan 
at ayon sa kanilang partikular na pangangailangan. 
(Isa 11:2, Mik 3:8, 1Co 12:7, 8) Sinasabing tinanggap 
ni David ang arkitektural na plano ng templo “sa pa- 
mamagitan ng pagkasi [sa literal, sa pamamagitan 
ng espiritu].” (1Cr 28:12) Tiniyak ni Jesus sa kani- 
yang mga apostol na tutulungan sila ng espiritu ng 
Diyos, anupat tuturuan at papatnubayan sila nito, 
ipaaalaala nito sa kanilang mga pag-iisip ang mga 
bagay na narinig nila sa kaniya, at isisiwalat nito sa 
kanila ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. 
(Ju 14:26, 16:13) Sa gayong paraan, natiyak na ang 
kanilang mga ulat ng Ebanghelyo, lakip ang marami 
at mahahabang pagsipi sa mga diskurso ni Jesus, ay 
totoo at tumpak, kahit ang Ebanghelyo ni Juan na 
isinulat maraming dekada pagkamatay ni Jesus. 

Kinontrol ng “kamay ni Jehova.” Samaka- 
tuwid, ang mga manunulat ng Bibliya ay napasaila- 
lim ng “kamay” ni Jehova, o ng kapangyarihan ni- 
yang pumatnubay at kumontrol. (2Ha 3:15, 16, Eze 
3:14, 22) Kung paanong mapangyayari ng “kamay” 
ni Jehova na ang kaniyang mga lingkod ay magsa- 
lita o tumahimik sa mga takdang panahon (Eze 3: 
4, 26, 27; 33:22), magagawa rin nitong pakilusin 
ang isa upang sumulat o kaya'y pigilan siya, maga- 
gawa nitong udyukan ang manunulat na sumulat 
tungkol sa partikular na mga bagay o pigilan siya na 
ilakip ang ibang materyal. Sa bawat kaso, ang mai- 
susulat niya ay yaong nais ipasulat ni Jehova. 

Kung Paano Pinatnubayan ng Diyos ang mga 
Manunulat. Gaya ng sinabi ng apostol, “sa mara- 
ming paraan” ay nagsalita ang Diyos sa kaniyang 
mga lingkod bago ang panahong Kristiyano. (Heb 1: 
1, 2) Sa kaso ng Sampung Utos, o Dekalogo, ang 
impormasyong inilaan ng Diyos ay nakasulat na, 
anupat kokopyahin na lamang iyon sa mga balum- 
bon o sa iba pang materyales na ginamit ni Moises. 
(Exo 31:18, Deu 10:1-5) Sa ibang mga kaso, ang im- 
pormasyon ay idinikta nang berbalan at salita-por- 
salita. Nang ibigay ni Jehova ang malaking kalipu- 
nan ng mga kautusan at mga batas ng kaniyang 
tipan sa Israel, tinagubilinan niya si Moises: “Isulat 


657 


mo sa ganang iyo ang mga salitang ito.” (Exo 34:27) 
Kadalasa'y ibinibigay rin sa mga propeta ang espe- 
sipikong mga mensahe na ihahatid nila, at ang mga 
iyon ay itinatala nila sa dakong huli at nagiging ba- 
hagi ng Kasulatan.-- 1Ha 22:14, Jer 1:7: 2:1, 11:1-5, 
Eze 3:4; 11:5. 

Ginamit din ang mga panaginip at mga pangitain 
upang maghatid ng impormasyon sa mga manunu- 
lat ng Bibliya. Sa mga panaginip, na kung minsan 
ay tinatawag na mga pangitain sa gabi, maliwanag 
na inilalagay sa isip ng taong natutulog ang isang 
larawan ng mensahe o layunin ng Diyos. (Dan 2:19; 
7:1) Ang mga pangitain namang ibinibigay saman- 
talang may malay ang isa ay mas madalas gamitin 
upang maitawid sa isip ng manunulat ang mga ka- 
isipan ng Diyos, anupat ang pagsisiwalat ay ikini- 
kintal sa may-malay na isip sa pamamagitan ng 
mga larawan. (Eze 1:1; Dan 8:1; Apo 9:17) Ang ilang 
pangitain ay tinanggap habang nasa kawalan ng 
diwa ang isang tao. Bagaman may malay siya, ma- 
liwanag na buhos na buhos ang kaniyang pansin 
sa pangitaing tinatanggap niya samantalang siya'y 
nasa kawalan ng diwa anupat wala siyang kaalam- 
alam sa mga nangyayari sa paligid.--Gaw 10:9-17; 
11:5-10; 22:17-21; tingnan ang PANGITAIN. 

Sa maraming pagkakataon, mga anghelikong 
mensahero ang ginamit upang maghatid ng mga 
mensahe ng Diyos. (Heb 2:2) Kung minsan ay hindi 
binabanggit sa ulat ang malaking bahaging ginam- 
panan ng gayong mga mensahero sa pagtatawid ng 
impormasyon. Kaya bagaman ang Kautusang ibini- 
gay kay Moises ay iniulat na sinalita ng Diyos, ipina- 
kita kapuwa nina Esteban at Pablo na ang ginamit 
ng Diyos sa paghahatid ng legal na kodigong iyon ay 
mga anghel. (Gaw 7:53, Gal 3:19) Yamang nagsalita 
ang mga anghel sa pangalan ni Jehova, ang mensa- 
heng binigkas nila ay wastong matatawag na “ang 
salita ni Jehova.”--Gen 22:11, 12, 15-18, Zac 1:7, 9. 

Anuman ang partikular na paraang ginamit sa 
paghahatid ng mga mensahe, ang lahat ng bahagi 
ng Kasulatan ay may iisang katangian, anupat lahat 
ay kinasihan, o “hiningahan ng Diyos.” 


Yamang ang mga manunulat ng Bibliya 
ay nagpakita ng indibiduwalidad sa 
kanilang pagsulat, kaayon ba ito 
ng bagay na kinasihan ng Diyos 
ang Bibliya? 


Ipinakikita ng katibayan na ang mga taong gina- 
mit ng Diyos upang sumulat ng Kasulatan ay hin- 
di parang mga robot lamang na basta nagtala ng 
anumang idinikta sa kanila. Tungkol sa apostol na 
si Juan, mababasa natin na ang Apocalipsis, na 


PAGKASI 


“hiningahan ng Diyos,” ay iniharap sa kaniya “sa 
mga tanda” sa pamamagitan ng isang anghel, at na 
pagkatapos nito, si Juan ay “nagpatotoo sa salita 
na ibinigay ng Diyos at sa patotoo na ibinigay ni 
Jesu-Kristo, maging sa lahat ng bagay na kaniyang 
nakita.” (Apo 1:1, 2) “Sa pamamagitan ng pagkasi 
[sa literal, “sa espiritu'],” si Juan ay dumating sa 
araw ng Panginoon" at sinabi sa kaniya: “Ang iyong 
nakikita ay isulat mo sa isang balumbon.” (Apo 1:10, 
11) Samakatuwid, lumilitaw na minabuti ng Diyos 
na hayaan ang mga manunulat ng Bibliya na gami- 
tin ang kanilang sariling kaisipan sa pagpili ng mga 
salita at mga ekspresyon upang ilarawan ang mga 
pangitaing nakita nila (Hab 2:2), kasabay nito, kino- 
kontrol at pinapatnubayan pa rin niya sila upang 
ang maisulat nila ay hindi lamang tumpak at totoo 
kundi angkop din sa kaniyang layunin. (Kaw 30:5, 6) 
Ipinakikita ng pananalita sa Eclesiastes 12:9, 10 na 
kinailangan ng manunulat ang personal na pagsisi- 
kap, yamang kailangan ang pagmumuni-muni, pag- 
sasaliksik, at pagsasaayos upang angkop na maiha- 
rap ang “nakalulugod na mga salita at makasulat ng 
wastong mga salita ng katotohanan.”---Ihambing 
ang Luc 1:1-4. 

Tiyak na ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang 
istilo ng pagsulat ng indibiduwal na mga manunu- 
lat at iba-iba rin ang ginamit nilang mga ekspres- 
yon na maliwanag na nagpabanaag ng kanilang pi- 
nagmulan. Maaaring isinaalang-alang ng Diyos ang 
likas na mga kuwalipikasyon ng mga manunulat 
nang piliin niya sila para sa kanilang partikular na 
atas, maaaring patiuna rin niya silang inihanda para 
sa kaniyang partikular na layunin. 

Bilang katibayan ng ganitong indibiduwalidad sa 
pagsulat, si Mateo, na dating isang maniningil ng 
buwis, ay gumawa ng maraming espesipikong pag- 
tukoy sa mga numero at mga halaga ng salapi. (Mat 
17:27: 26:15, 27:3) Si Lucas, “ang minamahal na 
manggagamot” (Col 4:14), ay gumamit naman ng 
natatanging mga pananalita na nagpabanaag ng 
kaniyang kaalaman sa medisina.--Luc 4:38, 5:12, 
16:20. 

Kahit sa mga kaso na sinabi ng manunulat na ti- 
nanggap niya ang “salita ni Jehova” o ang isang par- 
tikular na “kapahayagan,” maaaring inihatid iyon, 
hindi salita-por-salita, kundi sa pamamagitan ng 
paglalagay sa isip ng manunulat ng isang larawan 
ng layunin ng Diyos, na pagkatapos ay ipapahayag 
niya sa pamamagitan ng mga salita. Ito marahil ang 
ibig sabihin ng mga manunulat kapag sinasabi nila 
na kanilang “nakita” (sa halip na “narinig”) “ang ka- 
pahayagan" o “ang salita ni Jehova."--Isa 13:1, Mik 
1:1, Hab 1:1; 2:1, 2. 

Samakatuwid, ang mga taong ginamit sa pagsu- 
lat ng Kasulatan ay nakipagtulungan sa pagkilos ng 


PAGKASI 


banal na espiritu ni Jehova. Sila ay naging masu- 
nurin at mapagpasakop sa patnubay ng Diyos (Isa 
50:4, 5), anupat sabik na malaman ang kalooban at 
pag-akay ng Diyos. (Isa 26:9) Sa maraming kaso, 
mayroon silang partikular na mga tunguhin (Luc 
1:1-4) o kaya'y tumugon sila sa isang pangangaila- 
ngan (1Co 1:10, 11; 5:1; 7:1), at pinatnubayan sila 
ng Diyos upang ang maisulat nila ay tumugma 
at tumupad sa kaniyang layunin. (Kaw 16:9) Bi- 
lang mga taong espirituwal, nakaayon ang kanilang 
puso at isip sa kalooban ng Diyos, anupat ‘taglay 
nila ang pag-iisip ni Kristo” at sa gayo'y hindi bas- 
ta karunungan ng tao o “pangitain ng kanilang sa- 
riling puso” ang isinulat nila, gaya ng ginawa ng 
mga bulaang propeta.-- 1Co 2:13-16, Jer 23:16, Eze 
13:2, 3, 17. 

Maliwanag na ang banal na espiritu ay magkaka- 
roon ng “sari-saring gawain (o, pagkilos)” sa mga 
manunulat ng Bibliya. (1Co 12:6) Maraming impor- 
masyon noon ang maaari nilang magamit, na ang 
iba ay nakasulat na, gaya ng mga talaangkanan at 
mga ulat ng kasaysayan. (Luc 1:3; 3:23-38, Bil 21:14, 
15; 1Ha 14:19, 29, 2Ha 15:31, 24:5, tingnan ang AK- 
LAT.) Sa ganitong kaso, kikilos ang espiritu ng Diyos 
upang tiyakin na walang kamalian ang makapapa- 
sok sa Banal na Ulat at upang patnubayan din ang 
pagpili ng materyal na ilalakip. Maliwanag na hindi 
lahat ng sinabi ng ibang mga tao na inilakip sa Bi- 
bliya nang dakong huli ay kinasihan ng Diyos, ngu- 
nit ang pagpili ng materyal na magiging bahagi ng 
Banal na Kasulatan at ang tumpak na pagtatala ni- 
yaon ay pinatnubayan ng banal na espiritu. (Ting- 
nan ang Gen 3:4, 5: Job 42:3, Mat 16:21-23.) Sa ga- 
nitong paraan, naingatan ng Diyos sa kaniyang 
kinasihang Salita ang isang rekord na nagpapakita 
kung ano ang nangyayari kapag ang mga tao ay na- 
kikinig sa kaniya at kumikilos kaayon ng kaniyang 
layunin, at kung ano naman ang resulta kapag sila 
ay nag-iisip, nagsasalita, at gumagawi sa mga para- 
ang nagwawalang-halaga sa Diyos o nagpapamalas 
ng kawalang-alam sa kaniyang matuwid na mga 
daan. Sa kabilang dako, ang impormasyon tungkol 
sa kasaysayan ng lupa bago nilalang ang tao (Gen 
1:1-26), ang mga pangyayari sa langit (Job 1:6-12 
at iba pang mga teksto), at ang mga hula, gayundin 
ang pagsisiwalat sa mga layunin ng Diyos at sa mga 
doktrina, ay hindi posibleng malaman ng mga tao 
malibang ihatid ang mga ito ng espiritu ng Diyos 
sa makahimalang paraan. Tungkol sa pantas na 
mga kasabihan at payo, bagaman maaaring mara- 
mi nang natutuhan ang manunulat mula sa kani- 
yang personal na karanasan sa buhay at maaaring 
mas marami pa mula sa sarili niyang pag-aaral at 
pagkakapit niyaong mga bahagi ng Kasulatan na 
naisulat na, kailangan pa rin ang pagkilos ng espiri- 
tu ng Diyos upang matiyak na ang impormasyon ay 


658 


angkop na maging bahagi ng Salita ng Diyos na “bu- 
hay at may lakas . . . at may kakayahang umunawa 
ng mga kaisipan at mga intensiyon ng puso.”---Heb 
4:12. 

Makikita ito sa pananalita ng apostol na si Pablo sa 
kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto. Nang 
magpayo siya hinggil sa pag-aasawa at sa panana- 
tiling walang asawa, binanggit niya: “Ngunit sa iba 
naman ay sinasabi ko, oo, ako, hindi ang Pangi- 
noon...” Gayundin: “Ngayon may kinalaman sa 
mga birhen ay wala akong utos mula sa Panginoon, 
kundi ibinibigay ko ang aking opinyon.” At bilang 
panghuli, may kinalaman sa babaing balo, sinabi 
niya: “Ngunit siya ay mas maligaya kung manana- 
tili siya sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking opin- 
yon. Iniisip ko na taglay ko rin naman ang espiritu 
ng Diyos.” (1Co 7:12, 2b, 40) Maliwanag na ang 
pananalita ni Pablo ay nangangahulugan na wala 
siyang masisiping tuwirang turo ng Panginoong Je- 
sus hinggil sa ilang partikular na punto. Kaya na- 
man ibinigay ni Pablo ang kaniyang personal na 
opinyon bilang isang apostol na puspos ng espiritu. 
Gayunman, ang kaniyang payo ay “hiningahan ng 
Diyos" at sa gayo'y naging bahagi ng Sagradong Ka- 
sulatan, anupat may awtoridad na kapantay niya- 
ong sa iba pang mga Kasulatang iyon. 

Malinaw na may pagkakaiba sa pagitan ng kinasi- 
hang mga akda ng Bibliya at ng iba pang mga akda 
na hindi inilakip sa Sagradong Kasulatan bagaman 
waring kakikitaan ng patnubay ng espiritu. Gaya ng 
naipakita na, bukod sa kanonikal na mga aklat ng 
Hebreong Kasulatan, may iba pang mga akda na 
magagamit noon, gaya ng opisyal na mga rekord 
tungkol sa mga hari ng Juda at ng Israel, at posi- 
bleng humalaw sa mga ito ang mga taong tapat sa 
Diyos. Ang mga ito ay ginamit pa nga ng mga 
manunulat na kinasihang sumulat ng ilang bahagi 
ng Sagradong Kasulatan para sa kanilang pagsasa- 
liksik. Gayundin ang kalagayan noong panahong 
apostoliko. Bukod sa mga liham na kasama sa kanon 
ng Bibliya, tiyak na sa paglipas ng mga taon ay ma- 
rami pang ibang liham ang isinulat ng mga apostol 
at matatandang lalaki para sa maraming kongrega- 
syon. Bagaman may patnubay ng espiritu ang mga 
manunulat na iyon, hindi kinilala ng Diyos ang ga- 
yong mga akda bilang bahagi ng walang-kamaliang 
Salita ng Diyos. Ang di-kanonikal na mga akdang 
Hebreo ay maaaring may ilang pagkakamali, at ma- 
ging ang di-kanonikal na mga akda ng mga apos- 
tol ay maaaring nagpapabanaag ng kanilang di- 
kumpletong pagkaunawa noong unang mga taon 
ng kongregasyong Kristiyano. (Ihambing ang Gaw 
15:1-32, Gal 2:11-14, Efe 4:11-16.) Gayunman, kung 
paanong ang Diyos, sa pamamagitan ng kaniyang 
espiritu, o aktibong puwersa, ay nagkaloob sa ilang 
Kristiyano ng “kaunawaan sa kinasihang mga pana- 


659 


nalita,” maaari rin niyang patnubayan ang lupong 
tagapamahala ng kongregasyong Kristiyano upang 
makilala kung aling kinasihang mga akda ang da- 
pat isama sa kanon ng Sagradong Kasulatan.---1Co 
12:10, tingnan ang KANON. 

Pagkilala sa Kasulatan Bilang Kinasihan. 
Malinaw ang katibayan na ang lahat ng Sagradong 
Kasulatan, habang unti-unting idinaragdag sa ka- 
non ng Bibliya, ay may-pagkakaisang kinilala ng 
mga lingkod ng Diyos bilang kinasihan, kabilang na 
rito si Jesus at ang kaniyang mga apostol. Ang 
“pagkasi” ay nangangahulugan ng pagsulat ng mga 
akda na walang pagkakamali at may awtoridad na 
para bang isinulat ng Diyos mismo. Ito ang dahilan 
kung bakit maraming beses na kinilala ng mga pro- 
petang nakibahagi sa pagsulat ng Hebreong Kasu- 
latan na ang Diyos ang pinagmulan ng kanilang 
mga mensahe, sa pamamagitan ng pananalitang 
“Ito ang sinabi ni Jehova,” anupat ginawa nila iyon 
nang mahigit 300 beses. (Isa 37:33, Jer 2:2: Na 
1:12) May-pagtitiwalang sinipi ni Jesus at ng kani- 
yang mga apostol ang Hebreong Kasulatan bilang 
sariling salita ng Diyos na sinalita sa pamamagitan 
ng inatasang mga manunulat, sa gayon ay tiyak 
na matutupad at maituturing na ultimong awtori- 
dad sa anumang usapin. (Mat 4:4-10, 19:3-6, Luc 
24:44-48, Ju 13:18, Gaw 13:33-35, 1Co 15:3, 4, 1Pe 
1:16, 2:6-9) Dito masusumpungan ang “mga sagra- 
dong kapahayagan ng Diyos.” (Ro 3:1, 2; Heb 5:12) 
Pagkatapos ipaliwanag ni Pablo sa Hebreo 1:1 na 
ang Diyos ay nagsalita sa Israel sa pamamagitan 
ng mga propeta, sumipi siya mula sa ilang aklat ng 
Hebreong Kasulatan, anupat iniharap niya ang mga 
teksto na para bang sinalita ng Diyos na Jehova 
mismo. (Heb 1:5-13) Ihambing ang kahawig na pa- 
nanalita hinggil sa banal na espiritu sa Gawa 1:16, 
28:25; Hebreo 3:7: 10:15-17. 

Upang ipakita na lubos siyang nananalig na hindi 
nagkakamali ang Sagradong Kasulatan, sinabi ni Je- 
sus na “hindi mapawawalang-bisa ang Kasulatan” 
(Ju 10:34, 35) at na “mauuna pang lumipas ang la- 
ngit at lupa kaysa lumipas sa anumang paraan ang 
isang pinakamaliit na titik o ang isang katiting na 
bahagi ng isang titik mula sa Kautusan at hindi ma- 
ganap ang lahat ng mga bagay.” (Mat 5:18) Sinabi 
niya sa mga Saduceo na nagkakamali sila hinggil 
sa pagkabuhay-muli dahil “hindi ninyo alam ang 
Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.” (Mat 
22:29-32: Mar 12:24) Naging handa siyang magpa- 
aresto at sumailalim sa kamatayan mismo sapagkat 
batid niyang ito'y sa ikatutupad ng nasusulat na 
Salita ng Diyos, ang Sagradong Kasulatan.---Mat 
26:54: Mar 14:27, 49. 

Sabihin pa, ang nabanggit na mga pananalita ay 
tungkol sa Hebreong Kasulatan bago ang panahong 


PAGKASI 


Kristiyano. Ngunit malinaw rin na ang Kristiyanong 
Griegong Kasulatan ay iniharap at tinanggap bilang 
kinasihan sa gayunding paraan (1Co 14:37: Gal 1: 
8, 11, 12, 1Te 2:13), anupat minsan ay tinukoy ng 
apostol na si Pedro ang mga liham ni Pablo bilang 
kasama ng iba pang bahagi ng Kasulatan. (2Pe 3:15, 
16) Sa gayon, ang buong kalipunan ng Kasulatan 
ang siyang bumubuo sa nagkakaisa at nagkakasu- 
watong nasusulat na Salita ng Diyos.---Efe 6:17. 

Awtoridad ng mga Kopya at mga Salin. 
Ang nasusulat na Salita ng Diyos kung gayon ay 
maituturing na walang anumang kamalian. Totoo 
ito may kinalaman sa orihinal na mga sulat, na hin- 
di na umiiral sa ngayon. Ang mga kopya ng orihi- 
nal na mga sulat na iyon at ang mga salin tungo sa 
maraming wika ay hindi makapag-aangkin ng ga- 
nap na katumpakan. Gayunman, may nakakukum- 
binsing ebidensiya at matibay na dahilan upang 
maniwala na ang taglay nating mga manuskrito ng 
Sagradong Kasulatan ay halos eksaktong mga kop- 
ya ng nasusulat na Salita ng Diyos, anupat ang mga 
puntong kinukuwestiyon ay hindi gaanong nakaaa- 
pekto sa kahulugan ng mensaheng itinatawid. Ang 
mismong layunin ng Diyos sa paghahanda ng Sag- 
radong Kasulatan at ang kinasihang kapahayagan 
na “ang pananalita ni Jehova ay namamalagi mag- 
pakailanman” ay nagbibigay ng katiyakan na ini- 
ngatan ng Diyos na Jehova ang panloob na integri- 
dad ng Kasulatan sa paglipas ng maraming siglo. 
--1Pe 1:25. 


Bakit naiiba ang mga pananalitang 
ginamit ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan sa mga pagsipi nito sa 
Hebreong Kasulatan? 


Sa maraming kaso, maliwanag na ang salin ng 
Griegong Septuagint ang ginamit ng mga manunu- 
lat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan kapag su- 
misipi sila sa Hebreong Kasulatan. Kung minsan, 
ang pananalita ng Septuagint, ayon sa pagkakasipi 
nila, ay waring naiiba sa mababasa sa Hebreong Ka- 
sulatan na kilala sa ngayon (ang karamihan sa mga 
salin ngayon ay ibinatay sa Hebreong tekstong Ma- 
soretiko na mula pa noong mga ikasampung siglo 
C.E.). Halimbawa, ang pagsipi ni Pablo sa Awit 40:6 
ay may pananalitang “ngunit naghanda ka ng kata- 
wan para sa akin,” isang pananalitang matatagpuan 
sa Septuagint. (Heb 10:5, 6) Ngunit kahalili ng pa- 
nanalitang iyan, ang taglay nating mga manuskri- 
tong Hebreo ng Awit 40:6 ay kababasahan ng “ang 
mga tainga kong ito ay binuksan mo.” Hindi mati- 
yak kung ang pariralang matatagpuan sa Septua- 
gint ay nasa orihinal na tekstong Hebreo. Anuman 
ang naging kalagayan, pinatnubayan ng espiritu ng 


PAGKASI 


Diyos si Pablo sa kaniyang pagsipi, at sa gayo'y may 
pagsang-ayon ng Diyos ang mga salitang iyon. Hin- 
di ito nangangahulugan na ang buong saling Septu- 
agint ay dapat ituring na kinasihan, gayunman, ang 
mga bahaging sinipi ng kinasihang mga Kristiya- 
nong manunulat ay naging mahalagang bahagi ng 
Salita ng Diyos. 

Sa ilang kaso, ang mga pagsipi ni Pablo at ng iba 
pa ay naiiba sa mababasa sa taglay nating mga ma- 
nuskrito kapuwa ng Hebreo at Griegong mga teksto. 
Gayunman, maliliit lamang ang mga pagkakaiba, at 
kung susuriin, makikitang ang mga ito'y resulta la- 
mang ng paggamit ng singkahulugang pananalita, 
paghahalimbawa, o pagdaragdag ng pampalinaw na 
mga salita o mga parirala. Halimbawa, sa Genesis 
2:7, sinasabi na “ang tao ay naging isang kalulu- 
wang buhay,” samantalang nang sipiin ni Pablo ang 
bahaging ito, sinabi niya: “Ganito nga ang nasusu- 
lat: 'Ang unang taong si Adan ay naging kalulu- 
wang buhay.” (1Co 15:45) Sa pamamagitan ng pag- 
daragdag ng mga salitang 'una' at “Adan,” naidiin 
niya ang ipinakikita niyang pagkakaiba ni Adan at 
ni Kristo. Ang idinagdag niya ay lubusang kaayon 
ng mga katotohanang nakaulat sa Kasulatan at hin- 
di pumilipit sa diwa o nilalaman ng tekstong sinipi. 
Ang mga sinulatan ni Pablo ay may mga kopya 
(o mga salin) ng Hebreong Kasulatan na mas mata- 
tanda kaysa sa taglay natin sa ngayon at maaari ni- 
lang suriin ang kaniyang mga pagsipi, gaya ng gi- 
nawa ng mga taga-Berea. (Gaw 17:10, 11) Yamang 
inilakip ng kongregasyong Kristiyano noong unang 
siglo ang mga akdang iyon sa kanon ng Sagra- 
dong Kasulatan, ito'y ebidensiya na tinanggap nila 
ang gayong mga pagsipi bilang bahagi ng kinasi- 
hang Salita ng Diyos.--Ihambing din ang Zac 13:7 
sa Mat 26:31. 

"Mga Kinasihang Kapahayagan”--Tunay at 
Huwad. Ang salitang Griego na pneu'ma (espiri- 
tu) ay ginagamit sa pantanging paraan sa ilang ak- 
dang apostoliko. Halimbawa, sa 2 Tesalonica 2:2, hi- 
nimok ng apostol na si Pablo ang mga kapatid sa 
Tesalonica na huwag mabagabag o matinag mula sa 
kanilang katinuan “sa pamamagitan ng kinasihang 
kapahayagan [sa literal, “espiritu”] o sa pamamagi- 
tan ng bibigang mensahe o sa pamamagitan ng li- 
ham na para bang mula sa amin, na wari bang ang 
araw ni Jehova ay narito na.” Maliwanag na ginamit 
ni Pablo ang salitang pneu'ma (espiritu) may kaug- 
nayan sa mga paraan ng pakikipagtalastasan, gaya 
ng “bibigang mensahe” o “liham.” Kaya naman sina- 
bi ng Commentary on the Holy Scriptures ni Lange 
(p. 126) tungkol sa tekstong ito: “Ang tinutukoy rito 
ng Apostol ay isang espirituwal na pahiwatig, bu- 
laang prediksiyon, pananalita ng isang propeta.” 
(Isinalin at inedit ni P. Schaff, 1976) Ang Word 
Studies in the New Testament ni Vincent ay nagsa- 


660 


sabi: “Sa pamamagitan ng espiritu. Sa pamamagitan 
ng makahulang mga pananalita ng mga indibidu- 
wal sa mga kapulungang Kristiyano, anupat nag- 
aangking may awtoridad ng mga pagsisiwalat ng 
Diyos.” (1957, Tomo IV, p. 63) Kaya bagaman ang 
pneu'ma sa tekstong iyon at sa kahawig na mga 
kaso ay isinalin lamang na “espiritu” sa ilang salin, 
ang ibang mga salin ay kababasahan ng “mensa- 
he ng Espiritu” (AT), “prediksiyon” (JB), “pagkasi” 
(D'Ostervald, Segond [Pranses]), “kinasihang kapa- 
hayagan” (NW). 

Nililinaw ng mga salita ni Pablo na may tunay na 
“mga kinasihang kapahayagan,” at mayroon ding 
huwad. Sa 1 Timoteo 4:1, tinukoy niya ang dala- 
wang uring ito nang sabihin niya na “ang kinasi- 
hang pananalita [mula sa banal na espiritu ni Jeho- 
va] ay tiyakang nagsasabi na sa mga huling yugto 
ng panahon ang ilan ay hihiwalay mula sa pana- 
nampalataya, na nagbibigay-pansin sa nagliligaw 
na kinasihang mga pananalita at mga turo ng mga 
demonyo.” Ipinakikita nito na ang huwad na “kina- 
sihang mga pananalita” ay nagmumula sa mga de- 
monyo. Sinusuportahan ito ng pangitaing ibinigay 
sa apostol na si Juan kung saan nakakita siya ng 
“tatlong maruruming kinasihang kapahayagan” na 
parang mga palaka na lumalabas sa bibig ng dra- 
gon, ng mabangis na hayop, at ng huwad na prope- 
ta, anupat espesipiko niyang binanggit na ang mga 
kapahayagang iyon ay “kinasihan ng mga demo- 
nyo,” upang tipunin ang mga hari ng lupa sa digma- 
an ng Har-Magedon.---Apo 16:13-16. 

Dahil dito, hinimok ni Juan ang mga Kristiya- 
no na “subukin ang mga kinasihang kapahayagan 
upang makita kung ang mga ito ay nagmumula sa 
Diyos.” (1Ju 4:1-3, ihambing ang Apo 22:6.) Pagka- 
tapos ay ipinakita niya na ang tunay na mga kina- 
sihang kapahayagan ng Diyos ay dumarating sa pa- 
mamagitan ng tunay na kongregasyong Kristiyano, 
hindi sa pamamagitan ng di-maka-Kristiyano at 
makasanlibutang mga pinagmulan. Sabihin pa, ang 
pananalita ni Juan ay kinasihan ng Diyos na Jehova, 
ngunit bukod pa rito, ang liham ni Juan ay nagsil- 
bing matibay na saligan para sa ganitong tahasang 
pananalita: “Siya na nagtatamo ng kaalaman sa 
Diyos ay nakikinig sa atin, siya na hindi nagmumu- 
la sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa ganitong 
paraan natin binibigyang-pansin ang kinasihang 
kapahayagan ng katotohanan at ang kinasihang ka- 
pahayagan ng kamalian.” (1Ju 4:6) Hindi ito basta 
isang dogmatikong opinyon sapagkat ipinakita ni 
Juan na siya at ang iba pang tunay na mga Kristi- 
yano ay nagpapamalas ng mga bunga ng espiritu 
ng Diyos, pangunahin na ang pag-ibig, at pinatuna- 
yan nila sa pamamagitan ng kanilang tamang pag- 
gawi at tapat na pananalita na sila'y talagang luma- 
lakad sa liwanag’ kaisa ng Diyos.--1Ju 1:5-7, 2:3-6, 


661 


9-11, 15-17, 29: 3:1, 2, 6, 9-18, 23, 24: ihambing ang 
pagkakaiba sa Tit 1:16. 


PAGKASUTIL. Ang pangunahing kahulugan 
ng iba't ibang salita sa orihinal na wika na nagtata- 
wid ng ideya ng pagkasutil ay tigas o tibay, lalo na 
sa masamang diwa. Kadalasan nang nagsasangkot 
ito ng sinasadyang pagtangging sumunod sa kaloo- 
ban o mga utos ng Diyos. (Aw 78:8, 81:12; Isa 1:23, 
65:2: Jer 3:17: 5:23, 7:23-26, 11:8, 18:12, Os 4:16, 
Gaw 7:51) Paulit-ulit na itinatampok sa Kasulatan 
ang kasakunaang sumasapit sa mga patuloy na 
nagpapakita ng pagkasutil. (Deu 29:19, 20; Ne 9:29, 
30; Kaw 28:14: Isa 30:1, Jer 6:28-30: 9:13-16, 13:10, 
16:12, 13, Dan 5:20, Os 9:15; Zac 7:12: Ro 2:5) Bilang 
halimbawa, itinakda ng kautusan ng Diyos sa Israel 
na ang isang sutil at mapaghimagsik na anak ay ba- 
batuhin hanggang sa mamatay.---Deu 21:18, 20. 

Sa kaniyang mga pakikitungo sa mga tao, buong- 
pagtitiis na pinahintulutan ng Diyos na Jehova na 
manatiling buhay ang mga indibiduwal at mga ban- 
sa, bagaman karapat-dapat sila sa kamatayan. (Gen 
15:16, 2Pe 3:9) Bagaman may ilan na tumugon dito 
anupat tumanggap sila ng awa (Jos 2:8-14: 6:22, 23, 
9:3-15), lalo namang pinatigas ng iba ang kanilang 
sarili laban kay Jehova at laban sa kaniyang bayan. 
(Deu 2:30-33: Jos 11:19, 20) Yamang hindi hinahad- 
langan ni Jehova ang mga tao sa pagiging sutil, si- 
nasabi na kaniyang “hinahayaan silang magmati- 
gas’ o 'pinatitigas niya ang kanilang mga puso.” 
Kapag sa wakas ay naglapat siya ng paghihiganti sa 
mga sutil, ang resulta nito ay naitatanghal ang ka- 
niyang dakilang kapangyarihan at naipahahayag 
ang kaniyang pangalan.--Ihambing ang Exo 4:21, 
Ju 12:40, Ro 9:14-18. 

Ang isang halimbawa nito ay ang ginawa ng 
Diyos may kaugnayan sa Paraon na tumangging pa- 
alisin ang mga Israelita mula sa Ehipto. Nagpasapit 
si Jehova ng sampung mapangwasak na salot sa 
lupain ng Ehipto. Sa tuwing patitigasin ni Paraon 
ang kaniyang puso pagkatapos magwakas ang isang 
partikular na salot, ginagamit ito ni Jehova bilang 
pagkakataon upang higit na maitanghal ang kani- 
yang dakilang kapangyarihan sa pamamagitan ng 
iba pang mga himala. (Exo 7:3-5, 14-11:10) Kaya 
naman, natanto ng ilang Ehipsiyo na si Jehova ay 
isang Diyos na dapat sundin. Halimbawa, noong ipa- 
talastas ang ikapitong salot, tiniyak kahit ng ilan sa 
mga lingkod ni Paraon na ang kanilang mga lingkod 
at mga alagang hayop ay ligtas na naisilong bago 
magsimula ang mapamuksang bagyo ng graniso. 
(Exo 9:20, 21) Sa wakas, nang muling patigasin ni 
Paraon ang kaniyang puso at pisanin niya ang kani- 
yang mga hukbo upang maghiganti sa mga Israeli- 
ta matapos niyang palayain ang mga ito (Exo 14:8, 9; 
15:9), siya at ang kaniyang mga hukbo ay pinuksa ni 


PAGKATAPON 


Jehova sa Dagat na Pula. (Exo 14:27, 28; Aw 136:15) 
Sa loob ng maraming taon pagkatapos nito, naipaha- 
yag ang pangalan ng Diyos sa gitna ng mga bansa 
habang pinag-uusapan nila kung ano ang ginawa ni 
Jehova sa mga Ehipsiyo dahil sa pagkasutil ng mga 
ito.--Exo 18:10, 11, Jos 2:10, 11: 9:9, 1Sa 6:6. 
Yamang si Jehova ay patiunang nagbibigay ng 
babala hinggil sa kaniyang kahatulan sa mga sutil, 
hindi masasabing sa iba nagmula ang gayong kaha- 
tulan o na may ibang dahilan kung bakit iyon nang- 
yari. Sa pamamagitan ng propetang si Isaias, sinabi 
ni Jehova sa mapagmatigas na mga Israelita: “Dahil 
sa pagkaalam ko na ikaw ay matigas at na ang iyong 
leeg ay litid na bakal at ang iyong noo ay tanso, pa- 
tuloy ko ring sinasabi sa iyo mula nang panahong 
iyon. Bago mangyari iyon ay ipinarinig ko na sa iyo, 
upang hindi mo sabihin, “Ang aking idolo ang gu- 
mawa ng mga iyon, at ang aking inukit na imahen 
at ang aking binubong imahen ang nag-utos sa mga 
iyon. "--Isa 48:4, 5; ihambing ang Jer 44:16-23. 


PAGKATAPON. Pagpapalayas mula sa tinu- 
buang lupain o tahanan ng isa sa pamamagitan ng 
awtoridad ng batas, sa literal na Hebreo, “isang pag- 
lisan.” Si Cain, na pumatay sa kaniyang kapatid na si 
Abel, ay isinumpang palayasin mula sa lupa upang 
maging palaboy at takas sa lupa. Dati siyang mag- 
sasaka, ngunit pagkatapos nito ay hindi na tutugon 
ang lupa sa pagsasaka niya rito.---Gen 4:2, 3, 11-14. 

Sinabihan ang Israel na dadalhin ni Jehova sa 
pagkatapon ang bansa kung hindi sila mananatiling 
tapat sa tipang ginawa niya sa kanila sa pamamagi- 
tan ni Moises. (Deu 28:36, 37, 64; 29:28) Kaya sa 
katunayan, sa ilang pagkakataon, ang Diyos ang 
Awtoridad na nagtalaga sa kaniyang bayan sa pag- 
katapon, bagaman pinahintulutan niya ang mga 
hukbo ng ibang mga bansa na maging kaniyang 
mga kasangkapan. Ang mga pagkakataong ito ay: 
(1) noong itapon ang Israel sa pamamagitan ng ka- 
may ng mga Asiryano (2Ha 15:29, 18:9-12): (2) no- 
ong itapon sa Babilonya ang Juda (2Ha 25:8-11, 21): 
(3) noong itapon ang mga Judio sa pamamagitan ng 
mga kamay ng mga Romano (Luc 21:20-24). 

Ang Israel. Dinala ni Tiglat-pileser III sa pag- 
katapon sa Asirya ang mga tumatahan sa Nepta- 
li bago nagwakas ang pamamahala ng Israelitang si 
Haring Peka noong mga 759 B.C.E. Lumilitaw na ka- 
sabay nito, dinala rin ng hari ng Asirya ang mga 
Rubenita, mga Gadita, at yaong mga mula sa sila- 
nganing kalahati ng tribo ni Manases. (2Ha 15:29; 
1Cr 5:4-6, 26) Nang maglaon, kinubkob ni Salmane- 
ser V ang Samaria, at pagkaraan ng tatlong taon, 
noong 740 B.C.E., ipinatapon niya o ng kaniyang ka- 
halili, si Sargon Il, ang marami sa mga tumatahan 
doon at “nagdala [siya] ng mga tao mula sa Babi- 
lonya at Cuta at Ava at Hamat at Separvaim at 


PAGKAULO 


pinatahan sila sa mga lunsod ng Samaria kahalili ng 
mga anak ni Israel. ”---2Ha 17:5, 6, 24. 

Ang Juda. Noong 617 B.C.E., dinala ni Ha- 
ring Nabucodonosor sa pagkatapon sa Babilonya ang 
maharlikang korte at ang mga pangunahing tao ng 
Juda. (2Ha 24:11-16) Pagkaraan ng mga sampung 
taon, noong 607 B.C.E., nang bumagsak sa Babilon- 
ya ang Jerusalem, kinuha ni Nebuzaradan, pinuno 
ng tagapagbantay na Babilonyo, ang karamihan sa 
mga nalabi at mga humiwalay na Judio at dinala 
niya ang mga ito sa Babilonya, anupat sa pagkata- 
pong ito ay isang nalabi lamang ang bumalik pag- 
karaan ng 70 taon.---2Ha 25:11, Jer 39:9; Isa 10:21, 
22; tingnan ang PAGKABIHAG. 

Pagkatapos ng pagbagsak ng Babilonya, mara- 
ming Judio ang hindi bumalik sa sarili nilang lupa- 
in, sa gayon ay nagpatuloy ang kanilang panganga- 
lat. Noong panahon ni Ahasuero (si Jerjes I, hari ng 
Persia, na namahala mula sa India hanggang sa 
Etiopia, sa 127 nasasakupang distrito), sinabi ni Ha- 
man bilang pagtuligsa sa mga Judio: “May isang ba- 
yan na nakapangalat at nakahiwalay sa gitna ng 
mga bayan sa lahat ng mga nasasakupang distrito 
na iyong pinamamahalaan. ”--Es 1:1; 3:8. 

Noong Unang Siglo C.E. Noong unang sig- 
lo C.E., may mga pamayanan ng mga Judio sa Te- 
salonica, Atenas, Corinto, Efeso, Roma, at Babilonya, 
gayundin sa iba pang mga lunsod. (Gaw 17:1, 16, 
17: 18:1, 4, 19) Maraming Judio ang nakatira sa Ba- 
bilonya, kung saan nangaral si Pedro. (1Pe 5:13) Ini- 
uulat ni Josephus na “isang malaking bilang” ng 
mga Judio ang nasa Babilonia noong unang sig- 
lo B.C.E. (Jewish Antiquities, XV, 14 [ii, 2]) Noong 
49 o maagang bahagi ng 50 C.E., pinalayas ng Ro- 
manong emperador na si Claudio ang lahat ng mga 
Judio mula sa Roma. Nakaapekto rin ito sa mga Ju- 
dio na naging mga Kristiyano, kabilang na sina 
Aquila at Priscila (Prisca), na nakilala ni Pablo sa Co- 
rinto noong mga 50 C.E., di-katagalan pagkaraang 
ilabas ang utos ni Claudio. (Gaw 18:2) Sinamahan 
nila si Pablo sa Efeso, at noong panahong sulatan 
niya mula sa Corinto ang mga kapuwa Kristiyano na 
nasa Roma (mga 56 C.E.), maliwanag na nakaba- 
lik na sila sa Roma, sapagkat patay na si Claudio at 
ang namamahala na noon ay si Nero. Bumalik na rin 
sa Roma ang marami sa iba pang mga Judio.---Gaw 
18:18, 19; Ro 16:3, 7, 11. 

Bilang katuparan ng hula ni Jesus sa Lucas 21:24, 
noong 70 C.E., pinalibutan ng hukbong Romano sa 
ilalim ni Tito ang Jerusalem, na noon ay puno ng 
mga Judio mula sa maraming lupain na nagkatipon 
para sa Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa. Kinubkob ng mga Romano ang lunsod at 
tuluyan nila itong winasak, 1,100,000 Judio ang na- 
matay at 97,000 ang dinalang bihag upang ipanga- 
lat sa gitna ng mga bansa. 


662 


PAGKAULO. Ang pangunahing simulain ng 
pagkaulo ay nakaulat sa 1 Corinto 11:3: “Ang ulo ng 
bawat lalaki ay ang Kristo, ang ulo naman ng babae 
ay ang lalaki, ang ulo naman ng Kristo ay ang 
Diyos.” 

Ang Dako ng Lalaki. Ang unang bahagi ng 
payong ito tungkol sa pagkaulo ay para sa lalaki, 
hindi siya independiyente at mayroon siyang “ulo” 
na dapat kilalanin. Kailangan niyang sundin ang 
mga tagubilin at parisan na inilaan ng kaniyang ulo, 
si Kristo. (1Ju 2:6) Hindi lamang ito kapit sa kani- 
yang mga relihiyosong gawain (Mat 28:19, 20) kun- 
di pati sa kaniyang personal na mga gawain. Ha- 
limbawa, kung siya ay isang taong may pamilya, 
bilang paggalang sa sarili niyang ulo, si Kristo, da- 
pat siyang sumunod sa payo na manahanang kasa- 
ma ng kaniyang asawa ayon sa kaalaman, anupat 
"pinag-uukulan ito ng karangalang gaya ng sa isang 
mas mahinang sisidlan, at dapat siyang marubdob 
na magsikap na sanayin ang kaniyang mga anak sa 
wastong paraan. (1Pe 3:7: Efe 6:4) Inilaan sa Bibliya 
ang payong ito para sa lahat ng nasa kongregasyon 
ni Kristo, kaya ang pagsunod ng lalaki sa payong 
ito ay pagpapakita ng paggalang sa pagkaulo.---Efe 
5:23. 

Yamang ang lalaki ang unang nilalang, binigyan 
siya ng mas mataas na posisyon kaysa sa babae. 
(1Ti 2:12, 13) Ang babae ay ginawa mula sa tad- 
yang na kinuha mula sa lalaki at sa gayon ay buto 
ng kaniyang mga buto at laman ng kaniyang la- 
man. (Gen 2:22, 23) Nilalang ang babae alang- 
alang sa lalaki, hindi ang lalaki alang-alang sa ba- 
bae. (1Co 11:9) Kaya naman sa kaayusan ng Diyos 
para sa pamilya, dapat na lagi siyang magpasakop 
sa kaniyang asawang lalaki at hindi niya dapat aga- 
win ang awtoridad nito. (Efe 5:22, 23, 1Pe 3:1) Ga- 
yundin, sa kongregasyong Kristiyano, ang babae 
ay hindi dapat magturo sa ibang naaalay na lalaki 
ni magkaroon man ng awtoridad sa kanila.--1ITi 
2:12. 

Kinilala ng mga Hebreo noong sinaunang mga 
panahon ang nakatataas na posisyon ng lalaki sa pa- 
milya at sa kaayusan ng mga tribo. Si Sara ay na- 
ging mapagpasakop, anupat tinawag niyang “pangi- 
noon” si Abraham, at pinapurihan siya dahil sa 
pagkilala niya sa pagkaulo nito. (Gen 18:12, 1Pe 3: 
5, 6) Sa ilalim ng tipang Kautusan, idiniin ang naka- 
tataas na posisyon ng lalaki. Ang mga kalalakihan 
lamang ang inutusang magtipon para sa tatlong ka- 
pistahan ni Jehova sa dakong pinili niya, bagaman 
dumadalo rin noon ang mga babae. (Deu 16:16) Ang 
‘karumihan’ ng babae sa seremonyal na paraan pag- 
kasilang niya ng isang sanggol na babae ay maka- 
lawang ulit na mas matagal kaysa kung sanggol na 
lalaki ang isinilang niya.--Lev 12:2, 5. 


663 


Ang Dako ng Babae. Noong sinaunang mga 
panahon, may mga kalagayan na nagtatalukbong 
sa ulo ang babae upang magpakita ng pagpapasa- 
kop. (Gen 24:65) Nang talakayin ng apostol na si Pa- 
blo ang kaayusan sa pagkaulo sa loob ng kongrega- 
syong Kristiyano, ipinaliwanag niya na kung ang 
babae ay mananalangin o manghuhula sa kongre- 
gasyon, anupat gaganap ng isang posisyon na inia- 
tas ng Diyos sa lalaki, dapat siyang maglagay ng ta- 
lukbong sa ulo. Sa pansamantalang pagganap niya 
sa mga bagay na ito dahil sa walang naaalay na la- 
laking Kristiyano na gagawa ng mga ito, hindi dapat 
ipangatuwiran ng babae na sapat na ang pagkakaro- 
on niya ng mahabang buhok upang ipakita ang ka- 
niyang pagpapasakop. Sa halip, dapat na ang sarili 
niyang mga pagkilos ang magpamalas ng kaniyang 
pagpapasakop at ng kaniyang pagkilala sa pagkaulo 
ng lalaki. Ginagawa ito ng babaing Kristiyano sa pa- 
mamagitan ng paglalagay ng talukbong sa ulo bi- 
lang “tanda ng awtoridad.” Dapat itong gawin “dahil 
sa mga anghel,” na nagmamasid sa mga pagkilos ng 
isang Kristiyano at nababahala sa kongregasyong 
Kristiyano bilang mga naglilingkod para rito. Sa 
pamamagitan ng paglalagay ng talukbong sa ulo 
kapag kinakailangan dahil sa espirituwal na mga 
kadahilanan, kinikilala ng babaing Kristiyano ang 
kaayusan ng Diyos sa pagkaulo.---1Co 11:5-16, Heb 
1:14. 

Ang wastong teokratikong kaayusang ito sa kon- 
gregasyon at sa loob ng pamilya ay hindi naka- 
hahadlang sa babae sa kaniyang paglilingkod sa 
Diyos, ni sagabal man ito sa kaniyang mga pagsisi- 
kap na tuparin ang kaniyang mga gawain at mga 
pananagutan sa pamilya. Binibigyan siya nito ng 
lubos at maka-Kasulatang kalayaan na maglingkod 
sa kaniyang dako, samantalang nananatiling kalu- 
gud-lugod sa Diyos kasuwato ng simulaing, “Inila- 
gay ng Diyos ang mga sangkap sa katawan, bawat 
isa sa kanila, ayon sa kaniyang kinalugdan.” (1Co 
12:18) Maraming babae noong sinaunang mga pa- 
nahon ang nagkaroon ng maiinam na pribilehiyo 
samantalang kinikilala nila ang pagkaulo ng lalaki 
at nagtamasa sila ng maligaya at kasiya-siyang bu- 
hay. Kabilang sa mga ito sina Sara, Rebeka, Abi- 
gail, at ang mga babaing Kristiyanong gaya nina 
Priscila at Febe. 

Pananagutan. Ang pagkaulo ay nagbibigay ng 
ilang karapatan sa isa, ngunit may kaakibat din 
itong mga tungkulin o obligasyon. 'Si Kristo ang ulo 
ng kongregasyon” kung kaya may karapatan siyang 
gumawa ng mga pasiya may kinalaman dito at isa- 
ilalim ito sa kaniyang awtoridad. (Efe 5:23) Ngunit 
dahil sa kaniyang pagkaulo, may pananagutan din 
siyang pangalagaan ang kongregasyon at managot 
para sa kaniyang mga pasiya. Sa katulad na paraan, 


PAGKAWALANG-ASAWA 


sa pagganap ng asawang lalaki sa kaniyang pagka- 
ulo, mayroon siyang karapatan sa paggawa ng hu- 
ling mga pagpapasiya at sa pangangasiwa. Gayun- 
man, bukod pa rito, may tungkulin siyang dapat 
gampanan para sa kaniyang pamilya. Siya ang may 
pangunahing obligasyon na maglaan para sa kani- 
yang sambahayan sa materyal at espirituwal na pa- 
raan.--1ITi 5:8. 

Dapat gampanan ng lalaking Kristiyano ang ka- 
niyang pagkaulo nang may karunungan, anupat 
iniibig ang kaniyang asawa gaya ng kaniyang sari- 
li. (Efe 5:33) Sa ganitong paraan ginagampanan ni 
Jesu-Kristo ang kaniyang pagkaulo sa kongrega- 
syong Kristiyano. (Efe 5:28, 29) Bilang ulo ng kani- 
yang mga anak, hindi dapat inisin ng ama ang mga 
ito kundi dapat niya silang palakihin “sa disiplina at 
pangkaisipang patnubay ni Jehova.” (Efe 6:4) At bi- 
lang mga pastol ng kawan ng Diyos, ang “matatan- 
dang lalaki” sa kongregasyong Kristiyano ay hindi 
dapat mamanginoon sa “mga tupa” ng Diyos kundi 
dapat nilang alalahanin na sakop sila ni Jesu-Kristo 
at ng Diyos na Jehova. (1Pe 5:1-4) Laging kumiki- 
los si Jesu-Kristo alinsunod sa simulain ng pagkau- 
lo, anupat ipinamamalas na lubusan niyang kiniki- 
lala ang pagkaulo ng kaniyang Ama sa salita at sa 
gawa. Kahit pagkatapos niyang pamahalaan ang 
lupa sa loob ng isang libong taon, kikilalanin niya 
ang pansansinukob na pagkaulo ni Jehova sa pama- 
magitan ng pagbibigay ng Kaharian kay Jehova, 
anupat siya ay 'magpapasakop din mismo sa Isa na 
nagpasakop ng lahat ng bagay sa kaniya, upang 
ang Diyos ay maging lahat ng bagay sa bawat isa." 
(1Co 15:24-28, Ju 5:19, 30, 8:28: 14:28, Fil 2:5-8) 
Yamang ang mga Kristiyano ay mga tagasunod ni 
Jesu-Kristo, kinikilala rin nila ang kataas-taasang 
pagkaulo ni Jehova, anupat ipinatutungkol nila ang 
kanilang mga panalangin sa kaniya at kinikilala 
siya bilang Ama at Diyos na Makapangyarihan- 
sa-lahat.--Mat 6:9, Apo 1:8, 11:16, 17: tingnan ang 
ASAWANG LALAKI, PAMILYA. 


PAGKAWALANG-ASAWA. Ang kalagayan 
ng pagiging walang asawa. Sa pasimula, matapos 
lalangin ang taong si Adan, “sinabi ng Diyos na Je- 
hova: “Hindi mabuti para sa lalaki na manatiling 
nag-iisa. Gagawa ako ng isang katulong para sa ka- 
niya, bilang kapupunan niya.” (Gen 2:18, 21-24) 
Mula noon, ang pag-aasawa ang naging normal na 
paraan ng pamumuhay ng mga tao, at bibihira ang 
hindi nag-aasawa anupat ito'y kung may panta- 
nging mga dahilan lamang.--Tingnan ang PAG- 
AASAWA. 

Isa sa gayong pantanging mga kaso yaong kay 
Jeremias. Inutusan siya ng Diyos na manatiling wa- 
lang asawa at huwag mag-anak, yamang sasapit 


PAGKAWASAK, BUNDOK NG 


sa bansang iyon ang mapanganib na mga kala- 
gayan anupat ang mga bata ay walang-awang 
papatayin ng isang malupit na manlulupig. (Jer 
16:1-4) Ang anak na babae ni Jepte ay isa pang ek- 
sepsiyon. Bilang paggalang sa panata ng kaniyang 
ama, kusang-loob siyang nanatiling walang asawa 
at buong-panahong naglingkod sa bahay ni Jehova. 
--Huk 11:34-40. 

Tinalakay ng apostol na si Pablo ang kapakinaba- 
ngan ng pagkawalang-asawa, kung ang isa ay hindi 
naman “nagniningas sa pagnanasa anupat nanga- 
nganib na makiapid. Ang landasin ng pagkawalang- 
asawa ay “mas mabuti” sapagkat binibigyan nito ng 
kalayaan ang isa na makapaglingkod sa Diyos “nang 
walang abala.” (1Co 7:1, 2, 8, 9, 29-38; 9:5) Hindi si- 
nasabi kung ang apat na anak na babae ni Felipe na 
ebanghelisador ay nag-asawa nang dakong huli, 
ngunit noong panahong isulat ni Lucas ang kani- 
yang ulat ay tinukoy sila bilang “mga dalaga, na 
nanghuhula. ”--Gaw 21:8, 9. 

Si Kristo Jesus, tulad ni Jeremias, ay nanatiling 
walang asawa. Sa pakikipag-usap ni Jesus sa kani- 
yang mga alagad hinggil sa kung dapat bang piliin 
ang pagkawalang-asawa kaysa sa pag-aasawa, sina- 
bi niya, “Hindi lahat ng tao ay naglalaan ng dako 
para sa pananalitang ito, kundi yaong mga may ka- 
loob lamang .. . at may mga bating na ginawang 
bating ang kanilang sarili dahil sa kaharian ng la- 
ngit. Siya na makapaglalaan ng dako para rito ay 
maglaan ng dako para rito.”---Mat 19:10-12. 

Kung gayon, ang pagkawalang-asawa ay isang 
kaloob na ang pangunahing bentaha ay ang kalaya- 
ang ibinibigay nito. May kinalaman dito ay guma- 
mit si Jesus ng makasagisag na pananalita. Ang 
mga tao ay “naglalaan ng dako para rito, hindi sa 
pamamagitan ng literal na pagpapakapon, kundi 
sa pamamagitan ng kusang-loob na pagpapasiya 
sa kanilang mga puso na manatiling walang asawa 
sa pisikal na paraan, sa buong buhay man nila o sa 
loob ng mas limitadong panahon, anupat nananati- 
li sila sa kalagayang ito sa pamamagitan ng pagpi- 
pigil sa sarili. 

Gayunman, ang turo at kaugalian na sapilitang 
di-pag-aasawa (celibacy) ng ilang sekta ng relihiyon 
ay walang batayan sa Kasulatan. Sa kabaligtaran 
ay nasusulat, “Sa mga huling yugto ng panahon 
ang ilan ay hihiwalay mula sa pananampalataya, 
... [anupat] ipinagbabawal ang pag-aasawa.” (1Ti 
4:1-3) Kapansin-pansin, marami o karamihan sa 
mga apostol ay may-asawa. (1Co 9:5) Ang hindi 
pag-aasawa ng mga taong may kaloob na pagkawa- 
lang-asawa ay hindi naman dahil sa panata ng di- 
pag-aasawa kundi dahil may pagnanais sila at kaka- 
yahan na iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa 
Diyos nang walang asawa. 


664 


PAGKAWASAK, BUNDOK NG. Tingnan ang 
paksang OLIBO, BUNDOK NG MGA. 


PAGKIT [sa Ingles, wax]. Maliwanag na ang 
pagkit na tinutukoy sa Bibliya ay ang pagkit ng mga 
bubuyog [beeswax], isang substansiyang mating- 
kad na dilaw na ginagamit ng mga bubuyog sa pag- 
gawa ng mga dingding ng mga silid ng bahay- 
pukyutan na pinaglalagyan nila ng pulot-pukyutan 
o mga larva. Pagkatapos kumain ng napakaraming 
pulot-pukyutan, ang mga manggagawang bubuyog 
ay gumagawa ng pagkit sa pantanging mga glandu- 
la sa kanilang mga tiyan. Ang pagkit ay inilalabas 
sa pagkaliliit na butas sa balat at namumuo bilang 
maliliit na puting kaliskis sa labas ng tiyan. Pagka- 
tapos, ang mga kaliskis ng pagkit ay inililipat sa bi- 
big ng bubuyog, kung saan ito nginunguya bago ga- 
mitin sa pagtatayo. Kontrolado ng bubuyog ang 
paggawa ng pagkit at gagawa lamang siya nito 
kung kinakailangan.---Tingnan ang BUBUYOG. 

Madaling ihiwalay ang pagkit sa pulot-pukyutan 
kung tutunawin ito sa mainit na tubig. Dahil dito, 
lulutang ang pagkit sa ibabaw, at maaari itong sa- 
gapin mula roon. Ang pagkatunaw ng pagkit ay gi- 
nagamit sa matulaing mga ilustrasyon sa Kasulatan 
upang ilarawan ang nababagabag na kalagayan ng 
puso (Aw 22:14), ang pagkatunaw ng mga bundok 
at ng mga kapatagan (Aw 97:5, Mik 1:4), at ang pag- 
kapuksa ng mga kaaway ng Diyos. Bumulalas ang 
salmista: “Kung paanong ang pagkit ay natutunaw 
dahil sa apoy, malipol nawa ang mga balakyot mula 
sa harap ng Diyos.”--Aw 68:1, 2. 


PAGLALAKBAY. Ang salitang “paglalakbay” 
(sa Ingles, journey) ay kadalasang ginagamit sa Bi- 
bliya upang tumukoy sa isang pangkalahatang dis- 
tansiya na maaaring lakbayin. (Gen 31:23, Exo 3:18, 
Bil 10:33, 33:8) Ang distansiyang malalakbay sa 
isang araw ay depende sa uri ng transportasyon at 
sa mga kalagayan at kalupaang daraanan ng nagla- 
lakbay. Noon, ang katamtamang isang araw na pag- 
lalakbay sa katihan ay mga 32 km (20 mi) o mahi- 
git pa. Ngunit ang “isang araw ng sabbath na 
paglalakbay” ay mas maikli pa. (Mat 24:20) Sinasa- 
bi ng Gawa 1:12 na “isang araw ng sabbath na pag- 
lalakbay” ang layo ng Jerusalem mula sa Bun- 
dok ng mga Olibo. Malamang na dahil tinuos niya 
ang mga distansiya mula sa dalawang magkaibang 
lugar, noong isang pagkakataon ay binanggit ni Jo- 
sephus ang distansiyang ito bilang limang estadyo 
(925 m, 3,034 na piye) at sa isa pang pagkakataon 
ay anim na estadyo naman (1,110 m; 3,640 piye). 
Sinasabi ng mga impormasyong rabiniko, salig sa 
Josue 3:4, na ang “isang araw ng sabbath na pagla- 
lakbay” ay 2,000 siko (890 m; 2,920 piye). 


665 


PAGLALANG, NILALANG. Ang paglalang 
ay ang akto ng paglikha sa isang persona o bagay. 
Ang nilalang naman ay tumutukoy sa isang perso- 
na o bagay na nilikha. Ang Hebreong bara” at ang 
Griegong kti'z0, na kapuwa nangangahulugang “lu- 
malang,” ay eksklusibong ginagamit sa mga ga- 
wang paglalang ng Diyos. 

Sa buong Kasulatan, ipinakikilala ang Diyos na Je- 
hova bilang Maylalang. Siya ang “Maylalang ng la- 
ngit,... Tagapag-anyo ng lupa at Maylikha nito.” 
(Isa 45:18) Siya ang “Tagapag-anyo ng mga bundok 
at ang Maylalang ng hangin” (Am 4:13) at “ang Isa 
na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng 
lahat ng bagay na nasa mga ito.” (Gaw 4:24, 14:15; 
17:24) “Ang Diyos ang lumalang ng lahat ng mga 
bagay.” (Efe 3:9) Kinilala ni Jesu-Kristo si Jehova bi- 
lang ang Isa na lumalang sa mga tao, anupat gina- 
wa Niya silang lalaki at babae. (Mat 19:4: Mar 10:6) 
Kaya naman, angkop at bukod-tanging tinatawag si 
Jehova bilang “ang Maylalang. "---Isa 40:28. 

Ang lahat ng bagay ay 'umiral at nalalang' dahil 
sa kalooban ni Jehova. (Apo 4:11) Si Jehova, na umi- 
iral sa lahat ng panahon, ay nag-iisa bago nagsimu- 
la ang paglalang.---Aw 90:1, 2, 1Ti 1:17. 

Bagaman si Jehova, na isang Espiritu (Ju 4:24, 
2Co 3:17), ay umiiral na mula't sapol, hindi ganiyan 
ang materyang bumubuo sa sansinukob. Samakatu- 
wid, nang lalangin niya ang literal na langit at lupa, 
hindi gumamit si Jehova ng materyal na dati nang 
umiiral. Nililinaw iyan ng Genesis 1:1, na nagsasa- 
bi: “Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit 
at ang lupa.” Kung dati nang umiiral ang materya, 
hindi wastong gamitin ang terminong “pasimula” 
para sa materyal na mga bagay. Gayunman, mata- 
pos Niyang lalangin ang planetang Lupa, inanyuan 
ng Diyos “mula sa lupa ang bawat mailap na hayop 
sa parang at bawat lumilipad na nilalang sa langit.” 
(Gen 2:19) Inanyuan din niya ang tao “mula sa ala- 
bok ng lupa,” anupat inihihip sa mga butas ng ilong 
nito ang hininga ng buhay kung kaya ang tao ay na- 
ging isang kaluluwang buhay.--Gen 2:7. 

Angkop ang pagkakasabi ng Awit 33:6: “Sa pama- 
magitan ng salita ni Jehova ay nalikha ang langit, at 
ang buong hukbo nila ay sa pamamagitan ng espi- 
ritu ng kaniyang bibig.” Nang ang lupa ay ‘wala 
pang anyo at tiwangwang, anupat “may kadiliman 
sa ibabaw ng matubig na kalaliman,” ang aktibong 
puwersa ng Diyos ay gumagalaw nang paroo't pari- 
to sa ibabaw ng tubig. (Gen 1:2) Samakatuwid, gi- 
namit ng Diyos ang kaniyang aktibong puwersa, 
o “espiritu” (sa Heb., ru'ach), sa paglalang. Ang mga 
bagay na nilalang niya ay nagpapatotoo hindi la- 
mang sa kaniyang kapangyarihan kundi maging sa 
kaniyang pagka-Diyos. (Jer 10:12, Ro 1:19, 20) At, 
yamang si Jehova ay “isang Diyos, hindi ng kagulu- 


PAGLALANG, NILALANG 


han, kundi ng kapayapaan” (1Co 14:33), ang kani- 
yang gawang paglalang ay kakikitaan ng kaayusan 
at hindi ng kaguluhan o pagbabakasakali. Ipinaala- 
ala ni Jehova kay Job na gumawa Siya ng espesipi- 
kong mga hakbang nang itatag Niya ang lupa at ha- 
rangan ang dagat at ipinahiwatig Niya na may “mga 
batas ng langit.” (Job 38:1, 4-11, 31-33) Karagdagan 
pa, ang paglalang at iba pang mga gawa ng Diyos 
ay sakdal.---Deu 32:4: Ec 3:14. 

Ang unang nilalang ng Diyos ay ang kaniyang 
“bugtong na Anak” (Ju 3:16), “ang pasimula ng pag- 
lalang ng Diyos.” (Apo 3:14) Ang isang ito, “ang pa- 
nganay sa lahat ng nilalang,” ay ginamit ni Jehova 
nang lalangin niya ang lahat ng iba pang bagay, ya- 
ong mga nasa langit at yaong mga nasa lupa, “ang 
mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di- 
nakikita.” (Col 1:15-17) Ganito ang kinasihang pato- 
too ni Juan tungkol sa Anak na ito, ang Salita: “Ang 
lahat ng bagay ay umiral sa pamamagitan niya, at 
kung hiwalay sa kaniya ay walang isa mang bagay 
ang umiral.” Ipinakilala ng apostol ang Salita bi- 
lang si Jesu-Kristo, na naging laman. (Ju 1:1-4, 10, 
14, 17) Bilang personipikasyon ng karunungan, ang 
Isang ito ay inilalarawang nagsasabi, “Ginawa ako ni 
Jehova bilang ang pasimula ng kaniyang lakad,” at 
sinasabi niya na kasama siya noon ng Diyos na 
Maylalang bilang “dalubhasang manggagawa" ni Je- 
hova. (Kaw 8:12, 22-31) Dahil sa malapit na pagsa- 
samahan ni Jehova at ng kaniyang bugtong na 
Anak sa gawaing paglalang at dahil ang Anak na 
iyon ang “larawan ng di-nakikitang Diyos" (Col 1:15; 
2Co 4:4), maliwanag na kausap ni Jehova ang Kani- 
yang bugtong na Anak at dalubhasang manggaga- 
wa nang sabihin Niya, “Gawin natin ang tao ayon sa 
ating larawan.”---Gen 1:26. 

Matapos lalangin ni Jehova ang kaniyang bugtong 
na Anak, ginamit niya siya upang pairalin ang ma- 
kalangit na mga anghel. Iyan ay bago pa itinatag 
ang lupa, gaya ng isiniwalat ni Jehova nang tanu- 
ngin niya si Job: “Nasaan ka nang itatag ko ang lupa 
... nang magkakasamang humiyaw nang may ka- 
galakan ang mga bituing pang-umaga, at nang 
sumigaw sa pagpuri ang lahat ng mga anak ng 
Diyos?” (Job 38:4-7) Pagkatapos malikha ang maka- 
langit na mga espiritung nilalang na ito, saka pa la- 
mang ginawa, o pinairal, ang materyal na langit at 
lupa at ang lahat ng elemento. At, yamang si Jeho- 
va ang may pangunahing pananagutan sa lahat ng 
gawang paglalang na ito, sa kaniya iniuukol ang ka- 
purihan para rito.---Ne 9:6: Aw 136:1, 5-9. 

Nang sabihin nitong, “Nang pasimula ay nilalang 
ng Diyos ang langit at ang lupa” (Gen 1:1), hindi ti- 
niyak ng Kasulatan kung aling panahon ang tinutu- 
koy nito. Kaya naman hindi mapupulaan ang pag- 
gamit dito ng terminong “pasimula,” anumang edad 


PAGLALANG, NILALANG 


ang tinataya ng mga siyentipiko para sa makalu- 
pang globo at sa iba't ibang planeta at iba pang mga 
bagay sa kalangitan. Posibleng bilyun-bilyong taon 
na ang nakararaan mula nang aktuwal na lalangin 
ang materyal na langit at lupa. 

Karagdagang mga Gawaing Paglalang Para 
sa Lupa. Matapos ilahad ang paglalang sa mater- 
yal na langit at lupa (Gen 1:1, 2), binalangkas ng 
Genesis kabanata 1 hanggang kabanata 2, talata 3 
ang karagdagang mga gawaing paglalang sa lupa. 
Ang Genesis kabanata 2, mula sa talata 5 patuloy, 
ay isang katulad na ulat na nagsisimula sa ikatlong 
“araw,” matapos lumitaw ang tuyong lupa ngunit 
bago lalangin ang mga halaman sa katihan. Nagda- 
ragdag ito ng mga detalyeng hindi binanggit sa ma- 
lawak na balangkas na nasa Genesis kabanata 1. Ini- 
lalahad ng kinasihang Rekord ang anim na yugto ng 
paglalang na tinatawag na “mga araw,” at ang ika- 
pitong yugto o “ikapitong araw" kung kailan humin- 
to ang Diyos mula sa mga gawang paglalang sa lupa 
at nagpasimulang magpahinga. (Gen 2:1-3) Baga- 
man ang ulat ng Genesis tungkol sa gawaing pagla- 
lang may kaugnayan sa lupa ay hindi nagbibigay ng 
detalyadong botanikal at soolohikal na mga klasipi- 
kasyon na gaya ng ginagamit sa ngayon, saklaw ng 
mga terminong ginamit doon ang mga panguna- 
hing dibisyon ng buhay at nagpapakitang ang mga 
ito ay nilalang at ginawa upang makapagparami 
ayon lamang sa kani-kanilang “uri.”--Gen 1:11, 12, 
21, 24, 25; tingnan ang UR, I. 

Makikita sa kasunod na tsart ang mga gawaing 
paglalang ng Diyos sa loob ng anim na “araw” na bi- 
nalangkas sa Genesis. 


MGA GAWANG PAGLALANG 
NI JEHOVA SA LUPA 


Araw Mga Gawang Paglalang Teksto 
1 Liwanag: paghihiwalay ng araw at gabi Gen 1:3-5 
2 Kalawakan, paghihiwalay ng tubig sa ilalim 
ng kalawakan at ng tubig sa ibabaw nito Gen 1:6-8 
3 Tuyong lupa, pananim Gen 1:9-13 
4 Mga tanglaw sa langit nakita mula sa lupa Gen 1:14-19 
5 Mga kaluluwang nasa tubig at mga lumilipad 
na nilalang Gen 1:20-23 
6 Mga hayop sa katihan; tao Gen 1:24-31 


Ang Genesis 1:1, 2 ay tumutukoy sa isang pana- 
hon bago ang anim na “araw” na binalangkas sa 
tsart. Nang magsimula ang “mga araw” na ito, umi- 
iral na ang araw, buwan, at mga bituin, yamang bi- 
nanggit na sa Genesis 1:1 ang paglalang sa mga ito. 
Gayunman, bago ang anim na “araw” na ito, “ang 
lupa ay walang anyo at tiwangwang at may kadili- 
man sa ibabaw ng matubig na kalaliman.” (Gen 1:2) 
Lumilitaw na nababalutan pa rin ang lupa ng isang 


666 


kulandong ng mga suson ng ulap, anupat hinahara- 
ngan nito ang liwanag upang hindi makaabot sa 
ibabaw ng lupa. 

Nang sabihin ng Diyos noong Unang Araw na, 
“Magkaroon ng liwanag,” lumilitaw na tumagos sa 
mga suson ng ulap ang kalat na liwanag, bagaman 
hindi pa nakikita mula sa ibabaw ng lupa ang mga 
pinagmumulang iyon ng liwanag. Waring unti-unti 
ang prosesong ito, gaya ng ipinahihiwatig ng taga- 
pagsalin na si J. W. Watts: “At unti-unti, ang liwa- 
nag ay umiral.” (Gen 1:3, A Distinctive Translation 
of Genesis) Pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at 
ang kadiliman, anupat tinawag na Araw ang liwa- 
nag at tinawag namang Gabi ang kadiliman. Ipina- 
hihiwatig nito na ang lupa ay umiinog sa axis nito 
habang umiikot ito sa palibot ng araw, upang ang 
mga hemisperyo nito, ang silangan at ang kanluran, 
ay magkaroon ng mga yugto ng liwanag at kadili- 
man.--Gen 1:3, 4. 

Noong Ikalawang Araw, gumawa ang Diyos ng 
isang kalawakan [expanse] sa pamamagitan ng pag- 
papangyaring mahiwalay “ang tubig sa tubig.” Ang 
ibang tubig ay nanatili sa lupa, ngunit ang mala- 
king bahagi ng tubig ay pinailanlang nang mataas 
sa ibabaw ng lupa, at sa pagitan ng dalawang ito ay 
nagkaroon ng isang kalawakan. Tinawag ng Diyos 
na Langit ang kalawakan, ngunit ito'y may kaugna- 
yan lamang sa lupa, yamang ang tubig na nakalu- 
tang sa ibabaw ng kalawakang iyon ay hindi si- 
nasabing naglalaman ng mga bituin o iba pang 
mga bagay sa kalangitan.---Gen 1:6-8, tingnan ang 
KALAWAKAN. 

Noong Ikatlong Araw, sa pamamagitan ng hima- 
la ng kapangyarihan ng Diyos, ang tubig sa lupa ay 
natipon at lumitaw ang tuyong lupa, na tinawag ng 
Diyos na Lupa. Nang araw ring iyon, hindi sa pama- 
magitan ng pagbabakasakali o mga proseso ng ebo- 
lusyon, kumilos ang Diyos upang ilakip sa mga ato- 
mo ng materya ang simulain ng buhay, anupat 
umiral ang damo, pananim, at mga namumungang 
punungkahoy. Ang bawat isa sa tatlong pangkala- 
hatang dibisyong ito ay may kakayahang magpara- 
mi ayon sa “uri” nito.---Gen 1:9-3. 

Noong Ikaapat na Araw, naisakatuparan naman 
ang kalooban ng Diyos may kinalaman sa mga 
tanglaw, anupat iniulat: “Pinasimulang gawin ng 
Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang mas 
malaking tanglaw para magpuno sa araw at ang 
mas maliit na tanglaw para magpuno sa gabi, at ga- 
yundin ang mga bituin. Sa gayon ay inilagay ng 
Diyos ang mga iyon sa kalawakan ng langit upang 
sumikat sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa 
araw at sa gabi at upang paghiwalayin ang liwanag 
at ang kadiliman.” (Gen 1:16-18) Batay sa deskripsi- 
yon ng mga tanglaw na ito, lumilitaw na ang mas 


667 


malaking tanglaw ay ang araw at ang mas maliit na 
tanglaw ay ang buwan. Gayunman, saka lamang es- 
pesipikong binanggit sa Bibliya ang araw at buwan 
pagkatapos ng ulat nito tungkol sa Baha noong mga 
araw ni Noe.---Gen 15:12, 37:9. 

Bago nito, noong unang “araw,” ginamit ang pa- 
nanalitang “Magkaroon ng liwanag.” Ang salitang 
Hebreo na ginamit doon para sa “liwanag” ay 'ohr, 
na nangangahulugang liwanag sa pangkalahatang 
diwa. Ngunit noong ikaapat na “araw,” ang salitang 
Hebreo na ginamit ay naging ma-ohr, na tumutu- 
koy sa isang tanglaw o pinagmumulan ng liwanag. 
(Gen 1:14) Kaya noong unang “araw,” maliwanag na 
tumagos sa mga kulandong ang kalat na liwanag, 
ngunit ang mga pinagmumulan ng liwanag na iyon 
ay hindi pa nakikita mula sa lupa. Ngunit maliwa- 
nag na nagbago ang mga kalagayan noong ikaapat 
na “araw.” 

Kapansin-pansin din na hindi ginamit sa Genesis 
1:16 ang pandiwang Hebreo na bara”, na nanga- 
ngahulugang “lumalang.” Sa halip, ginamit doon 
ang pandiwang Hebreo na ‘asah’, na nangangahu- 
lugang “gumawa.” Yamang ang araw, buwan, at 
mga bituin ay kasama sa “langit” na binanggit sa 
Genesis 1:1, nalalang na ang mga ito matagal na pa- 
nahon bago pa ang Ikaapat na Araw. Noong ikaapat 
na araw, gumawa" ang Diyos upang ang mga bagay 
na ito sa kalangitan ay magkaroon ng bagong ka- 
ugnayan sa lupa at sa kalawakang nasa ibabaw ni- 
yaon. Nang sabihing, “Inilagay ng Diyos ang mga 
iyon sa kalawakan ng langit upang sumikat sa iba- 
baw ng lupa,” ipinahihiwatig nito na maaari nang 
makita ang mga iyon mula sa lupa, na para bang 
ang mga iyon ay nasa kalawakang iyon. Gayundin, 
ang mga tanglaw ay “magsisilbing mga tanda at 
para sa mga kapanahunan at para sa mga araw at 
mga taon,” anupat magiging giya ng tao sa iba't 
ibang paraan.---Gen 1:14. 

Noong Ikalimang Araw, nilalang sa lupa ang 
unang mga kaluluwang di-tao. Hindi ito iisang nilik- 
ha na nilayon ng Diyos na magbago tungo sa ibang 
mga anyo, kundi literal na kulu-kulupon ng mga ka- 
luluwang buhay ang iniluwal ng kapangyarihan ng 
Diyos. Sinasabi ng ulat: “Pinasimulang lalangin ng 
Diyos ang malalaking dambuhalang hayop-dagat at 
bawat kaluluwang buhay na gumagalaw, na ibinu- 
kal ng tubig ayon sa kani-kanilang uri, at bawat 
may-pakpak na lumilipad na nilalang ayon sa uri 
nito.” Palibhasa'y nalugod sa Kaniyang nilikha, pi- 
nagpala ng Diyos ang mga iyon at, sa diwa'y sina- 
bihan sila na “magpakarami,” na posible naman, sa- 
pagkat ang mga nilalang na ito mula sa maraming 
iba't ibang uri ng pamilya ay pinagkalooban Niya 
ng kakayahang magparami “ayon sa kani-kanilang 
uri.”--Gen 1:20-23. 


PAGLALANG, NILALANG 


Noong Ikaanim na Araw, “pinasimulang gawin ng 
Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa uri nito 
at ang maamong hayop ayon sa uri nito at bawat 
gumagalang hayop sa lupa ayon sa uri nito,” anupat 
ang gawang ito ay naging mabuti, gaya ng lahat ng 
naunang mga gawang paglalang ng Diyos.---Gen 1: 
24, 2b. 

Sa pagtatapos ng ikaanim na araw ng gawaing 
paglalang, lumikha ang Diyos ng isang bago at nai- 
ibang uri ng nilalang na nakahihigit sa mga hayop, 
bagaman mas mababa kaysa sa mga anghel. Ito ay 
ang tao, na nilalang ayon sa larawan ng Diyos at 
ayon sa kaniyang wangis. Sa maikli, binanggit ng 
Genesis 1:27 na “nilalang niya [ng Diyos] sila na la- 
laki at babae.” Ipinakikita naman ng katulad na ulat 
sa Genesis 2:7-9 na inanyuan ng Diyos na Jehova 
ang tao mula sa alabok ng lupa, inihihip sa mga bu- 
tas ng ilong nito ang hininga ng buhay, at ang tao 
ay naging isang kaluluwang buhay, na pinaglaanan 
ng paraisong tahanan at ng pagkain. Dito, ginamit 
ni Jehova ang mga elemento ng planetang Lupa at 
pagkatapos, nang maanyuan niya ang lalaki, nila- 
lang naman niya ang babaing tao sa pamamagitan 
ng paggamit sa isa sa mga tadyang ni Adan bilang 
pundasyon. (Gen 2:18-25) Pagkatapos malalang ang 
babae, ang tao ay nakumpleto bilang isang “uri.” 
--Gen 5:1, 2. 

Sa gayo'y pinagpala ng Diyos ang sangkatauhan, 
anupat sinabihan niya ang unang lalaki at ang asa- 
wa nito: “Magpalaanakin kayo at magpakarami at 
punuin ninyo ang lupa at supilin iyon, at magkaro- 
on kayo ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at 
sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat 
nilalang na buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa.” 
(Gen 1:28; ihambing ang Aw 8:4-8.) Pinaglaanan ng 
Diyos ang mga tao at ang iba pang mga makalu- 
pang nilalang sa pamamagitan ng pagbibigay sa ka- 
nila ng “lahat ng luntiang pananim bilang pagkain.” 
Bilang resulta ng gayong gawang paglalang, iniulat 
ng kinasihang Rekord: “Pagkatapos ay nakita ng 
Diyos ang bawat bagay na ginawa niya at, narito! 
iyon ay napakabuti.” (Gen 1:29-31) Palibhasa'y ma- 
tagumpay na nagwakas ang ikaanim na araw at 
natapos ng Diyos ang gawang paglalang na ito, 
“siya ay nagpasimulang magpahinga noong ikapi- 
tong araw mula sa lahat ng kaniyang gawain na gi- 
nawa niya.”--Gen 2:1-3. 

Ganito nagtatapos ang repaso ng mga naisagawa 
sa bawat isa sa anim na araw ng gawaing paglalang: 
“At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga,” 
ang una, ikalawa, ikatlong araw, at patuloy. (Gen 1: 
5, 8, 13, 19, 23, 31) Yamang ang haba ng bawat araw 
ng paglalang ay mahigit sa 24 na oras (gaya ng ta- 
talakayin sa bandang huli), ang pananalitang ito 
ay hindi kapit sa literal na gabi at araw kundi 


PAGLALANG, NILALANG 


makasagisag. Sa gabi, ang mga bagay-bagay ay 
malabo: ngunit sa umaga, ang mga iyon ay makiki- 
ta nang malinaw. Sa panahon ng “gabi,” o pasimula, 
ng bawat yugto, o “araw,” ng paglalang, ang layunin 
ng Diyos para sa araw na iyon, bagaman alam na 
alam niya, ay malabo pa sa sinumang anghelikong 
tagapagmasid. Gayunman, pagsapit ng “umaga,” 
lubusang magliliwanag kung ano ang nilayon ng 
Diyos para sa araw na iyon, palibhasa'y naisagawa 
na ito sa panahong iyon.---Ihambing ang Kaw 4:18. 
Haba ng mga Araw ng Paglalang. Hindi es- 
pesipikong sinasabi ng Bibliya kung gaano kahaba 
ang bawat isa sa mga yugto ng paglalang. Ngunit 
tapos na ang anim na yugtong ito, anupat ganito 
ang sinabi hinggil sa ikaanim na araw (gaya rin sa 
naunang limang araw): “At nagkaroon ng gabi at 
nagkaroon ng umaga, ang ikaanim na araw.” (Gen 
1:31) Gayunman, walang sinasabing ganito hing- 
gil sa ikapitong araw, kung kailan nagpasimulang 
magpahinga ang Diyos, anupat nagpapahiwatig na 
nagpatuloy pa ito. (Gen 2:1-3) Bukod diyan, mahi- 
git sa 4,000 taon pagkatapos magsimula ang ikapi- 
tong araw, o araw ng kapahingahan ng Diyos, si- 
nabi ni Pablo na nagpapatuloy pa ito. Sa Hebreo 
4:1-11, tinukoy niya ang naunang mga salita ni Da- 
vid (Aw 95:7, 8, 11) at ang Genesis 2:2 at humimok 
siya: “Samakatuwid ay gawin natin ang ating buong 
makakaya na pumasok sa kapahingahang iyon.” 
Noong panahon ng apostol na si Pablo, ang ikapi- 
tong araw ay libu-libong taon nang nagpapatuloy 
at hindi pa natatapos. Maliwanag na ang Sanlibong 
Taong Paghahari ni Jesu-Kristo, na “Panginoon ng 
sabbath” (Mat 12:8), ay bahagi ng dakilang sab- 
bath, samakatuwid nga, ang araw ng kapahingahan 
ng Diyos. (Apo 20:1-6) Ipinahihiwatig nito na libu- 
libong taon ang lilipas mula sa pasimula ng araw ng 
kapahingahan ng Diyos hanggang sa katapusan 
nito. Waring ang sanlinggo ng mga araw na naka- 
saad sa Genesis 1:3 hanggang 2:3, na ang huling 
araw ay isang sabbath, ay katulad ng paghahati- 
hati ng mga Israelita sa kanilang panahon, anupat 
nangingilin sila ng sabbath tuwing ikapitong araw 
ng sanlinggo, alinsunod sa kalooban ng Diyos. (Exo 
20:8-11) At, yamang libu-libong taon nang nagpa- 
patuloy ang ikapitong araw, makatuwirang isipin 
na ang haba ng bawat isa sa anim na yugto, o araw, 
ng paglalang ay di-bababa sa libu-libong taon. 
Ang isang araw ay maaaring mas mahaba kaysa 
sa 24 na oras, gaya ng ipinakikita sa Genesis 2:4, 
kung saan tinutukoy ang lahat ng mga yugto ng 
paglalang bilang isang “araw.” Ipinahihiwatig din ito 
ng kinasihang pananalita ni Pedro na “ang isang 
araw kay Jehova ay gaya ng isang libong taon at 
ang isang libong taon ay gaya ng isang araw.” (2Pe 
3:8) Mas katugma ng katibayang natagpuan sa lupa 
ang pagtatakda ng mas mahabang yugto ng pana- 


668 


hon, hindi lamang 24 na oras kundi libu-libong 
taon, sa bawat araw ng paglalang. 

Nauna sa mga Imbensiyon ng Tao ang mga 
Bagay na Nilalang. Libu-libong taon bago lumi- 
taw ang mga imbensiyon ng tao, naglaan na si Je- 
hova sa kaniyang mga nilalang ng mga bersiyon ng 
mga iyon. Halimbawa, ang paglipad ng mga ibon ay 
mile-milenyong nauna sa paggawa ng mga eropla- 
no. Ang chambered nautilus at ang pugita ay gu- 
magamit ng mga flotation tank upang pumailalim 
at pumaitaas sa karagatan gaya ng ginagawa ng 
mga submarino. Ang oktopus at pusit ay gumaga- 
mit ng jet propulsion. Ang mga paniki at mga dol- 
phin ay mga eksperto sa sonar. Ang ilang reptilya at 
ibong-dagat ay may kani-kaniyang likas na “desa- 
lination plant” para makainom sila ng tubig-dagat. 

Sa pamamagitan ng malikhaing pagdidisenyo ng 
kanilang mga pugad at paggamit nila ng tubig, ini- 
air-condition ng mga anay ang kanilang mga bahay. 
Ang mga mikroskopikong halaman, mga insekto, 
mga isda, at mga punungkahoy ay gumagamit ng 
sarili nilang “@ntifreeze.” Nahahalata ng ilang ahas, 
lamok, ibong mallee, at brush turkey ang bahagyang 
pagbabago sa temperatura dahil sa kanilang likas na 
termometro. Gumagawa naman ng papel ang mga 
putakting hornet, wasp, at yellow jacket. 

Kinikilalang si Thomas Edison ang nakaimbento 
ng de-kuryenteng bombilya ng ilaw, ngunit maak- 
saya ito sa enerhiya dahil nag-iinit ito. Samantala, 
ang mga nilalang ni Jehova---mga espongha, hala- 
mang-singaw, baktirya, glowworm, insekto, isda— 
ay lumilikha ng malamig na liwanag at may iba't 
ibang kulay pa. 

Bukod sa mga kompas sa kanilang utak, mara- 
ming nandarayuhang ibon ang mayroon ding mga 
biyolohikal na orasan. Ang ilang mikroskopikong 
baktirya ay may mga rotary motor na mapaaandar 
nila nang atras-abante. 

Makatuwiran nga ang sinabi ng Awit 104:24: “Kay 
rami ng iyong mga gawa, O Jehova! Sa karunungan 
ay ginawa mong lahat ang mga iyon. Ang lupa ay 
puno ng iyong mga likha.” 

Sinisikap ng ilang tao na pag-ugnayin ang ulat ng 
Bibliya tungkol sa paglalang at ang mitolohikal at 
paganong mga ulat, gaya ng kilalang Babilonyong 
Epiko ng Paglalang. Ang totoo, may iba't ibang ku- 
wento ng paglalang sa sinaunang Babilonya, ngunit 
ang isa na kilalang-kilala ay ang mito tungkol kay 
Marduk, ang pambansang diyos ng Babilonya. Sa 
maikli, inilalahad nito ang pag-iral ng diyosang si 
Tiamat at ng diyos na si Apsu, na naging mga ma- 
gulang ng iba pang mga bathala. Lubhang napigha- 
ti si Apsu sa ginagawa ng mga diyos na ito kung 
kaya ipinasiya niyang puksain sila. Gayunman, si 
Apsu ay pinatay ni Ea, isa sa mga diyos na ito, at 


669 


nang tangkain ni Tiamat na ipaghiganti si Apsu, pi- 
natay naman siya ng anak ni Ea na si Marduk. Hi- 
nati ni Marduk ang katawan ni Tiamat at ginamit 
ang kalahati nito upang gawin ang kalangitan at 
ang kalahati naman para itatag ang lupa. Pagkata- 
pos, nilalang ni Marduk ang sangkatauhan (sa tu- 
long ni Ea), anupat ginamit niya ang dugo ng isa 
pang diyos, si Kingu, na tagapamahala ng mga huk- 
bo ni Tiamat. 


Humiram ba ang Bibliya sa mga 
Babilonyong kuwento ng paglalang? 


Sa kaniyang aklat, binanggit ni P. J. Wiseman na, 
nang unang matuklasan ang mga Babilonyong tap- 
yas tungkol sa paglalang, umaasa ang ilang iskolar 
na magkakaroon ng karagdagang tuklas at pagsa- 
saliksik na magpapakitang may pagkakatulad ang 
mga iyon at ang ulat ng paglalang sa Genesis. Ina- 
kala ng ilan na magiging malinaw na ang ulat ng 
Genesis ay hiniram sa mga Babilonyo. Gayunman, 
lalo lamang luminaw ang malaking pagkakaiba ng 
dalawang ulat dahil sa karagdagang tuklas at pag- 
sasaliksik. Walang pagkakatulad ang mga iyon. Sini- 
pi ni Wiseman ang The Babylonian Legends of the 
Creation and the Fight Between Bel and the Dragon, 
inilabas ng Trustees of the British Museum, na na- 
niniwalang “magkaibang-magkaiba ang panguna- 
hing mga konsepto ng mga ulat ng mga Babilonyo 
at ng mga Hebreo.” Ganito mismo ang kaniyang ko- 
mento: “Nakalulungkot na sa halip na umalinsabay 
sa makabagong arkeolohikal na pagsasaliksik, patu- 
loy na inuulit ng maraming teologo ang teoriyang 
napabulaanan na ngayon hinggil sa ‘mga paghiram’ 
ng mga Hebreo sa mga Babilonyo.”--Creation Re- 
vealed in Six Days, London, 1949, p. 58. 

Bagaman binabanggit ng ilan ang mga tila pagka- 
kahawig ng Babilonyong epiko at ng ulat ng pagla- 
lang sa Genesis, kitang-kita sa naunang pagtalakay 
sa salaysay ng paglalang sa Bibliya at sa nabanggit 
na buod ng Babilonyong mito na talagang hin- 
di magkahawig ang mga iyon. Samakatuwid, hin- 
di na kailangang pakasuriin at paghambingin ang 
mga iyon. Gayunman, nang isaalang-alang niya 
ang waring mga pagkakahawig at mga pagkakaiba 
(gaya ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari) 
ng mga ulat na ito, ganito ang puna ni Prope- 
sor George A. Barton: “Ang mas mahalagang pag- 
kakaiba ay nasa relihiyosong mga konsepto ng dala- 
wang ito. Ang tulang Babilonyo ay mitolohikal at 
politeistiko. Mababa ang konsepto nito tungkol sa 
pagkabathala. Ang mga diyos nito ay umiibig at na- 
popoot, nakikipagsabuwatan at nagpapakana, naki- 
kipaglaban at pumupuksa. Si Marduk, ang kampeon, 
ay nakapanlulupig lamang pagkatapos ng mabangis 


PAGLALANG, NILALANG 


na pakikipaglaban, na halos sumasaid sa kaniyang 
kapangyarihan. Samantala, mababanaag sa Genesis 
ang pinakamarangal na monoteismo. Ang Diyos ay 
sukdulang panginoon ng lahat ng elemento ng san- 
sinukob, anupat sinusunod ng mga ito ang bawat sa- 
bihin niya. Nakokontrol niya nang walang kahirap- 
hirap ang lahat ng bagay. Anumang salitain niya ay 
natutupad. Ipagpalagay natin, gaya ng karamihan 
sa mga iskolar, na may kaugnayan ang dalawang 
salaysay, ang pinakamahusay na panukat ng pagi- 
ging kinasihan ng ulat ng Bibliya ay ang ihambing 
ito sa ulat ng mga Babilonyo. Habang binabasa na- 
tin sa ngayon ang kabanata sa Genesis, isinisiwalat 
pa rin nito sa atin ang karingalan at kapangyarihan 
ng iisang Diyos, at pinupukaw nito sa makabagong 
tao, gaya rin sa sinaunang Hebreo, ang isang ma- 
pagpitagang saloobin sa Maylalang."— Archaeology 
and the Bible, 1949, p. 297, 298. 

Sa pangkalahatan ay ganito ang sinabi tungkol sa 
sinaunang mga mito ng paglalang: “Wala pang na- 
tuklasang mito na tuwirang tumutukoy sa paglalang 
ng sansinukob, at yaong mga may kinalaman sa 
pagkakaorganisa ng sansinukob at sa pangkulturang 
mga proseso nito, sa paglalang sa tao at sa pagtata- 
tag ng sibilisasyon ay kakikitaan ng politeismo at ng 
paglalabanan ng mga bathala na ibang-iba sa mo- 
noteismong Heb. ng Gn. 1-2.”--New Bible Dictio- 
nary, inedit ni J. Douglas, 1985, p. 247. 

“Isang Bagong Nilalang.” Pagkatapos ng ika- 
anim na yugto, o “araw,” ng paglalang, huminto na 
si Jehova sa gawaing paglalang sa lupa. (Gen 2:2) 
Ngunit nagsagawa siya ng dakilang espirituwal na 
mga bagay. Halimbawa, sumulat ang apostol na si 
Pablo: “Kung ang sinuman ay kaisa ni Kristo, siya ay 
isang bagong nilalang.” (2Co 5:17) Dito, ang pagi- 
ging “kaisa” ni Kristo ay nangangahulugan ng paki- 
kiisa kay Kristo bilang miyembro ng kaniyang kata- 
wan, ang kaniyang kasintahang babae. (Ju 17:21, 
1Co 12:27) Para umiral ang kaugnayang ito, inilala- 
pit ng Diyos na Jehova sa kaniyang Anak ang indi- 
biduwal at iniaanak siya sa pamamagitan ng banal 
na espiritu. Bilang isang inianak-sa-espiritung anak 
ng Diyos, siya'y “isang bagong nilalang,” na may 
pag-asang makibahagi kay Jesu-Kristo sa makala- 
ngit na Kaharian.--Ju 3:3-8, 6:44. 

Muling-Paglalang. Binanggit din ni Jesus sa 
kaniyang mga apostol ang tungkol sa “muling- 
paglalang” at iniugnay niya iyon sa panahon “kapag 
ang Anak ng tao ay umupo sa kaniyang maluwalha- 
ting trono.” (Mat 19:28, Luc 22:28-30) Ang salitang 
Griego na isinaling “muling-paglalang” ay ang pa- 
linge-rnesi'a, na binubuo ng mga elementong na- 
ngangahulugang “muli: panibago, minsan pa” at 
“kapanganakan, pinagmulan.” Ginamit ni Philo ang 
terminong ito tungkol sa pagsasauli ng daigdig sa 
dati pagkatapos ng Baha. Ginamit ito ni Josephus 


PAGLALAPAT, TAGAPAGLAPAT 


may kinalaman sa muling pagtatatag ng Israel pag- 
katapos ng pagkatapon. Sinasabi ng Theological Dic- 
tionary of the New Testament, inedit ni G. Kittel, na 
ang paggamit ng pa-lin: ge-ne-si'a sa Mateo 19:28 “ay 
lubusang kasuwato ng paggamit nina Philo at Jose- 
phus.” (Isinalin ni G. Bromiley, 1964, Tomo I, p. 688) 
Kaya ang tinutukoy ay hindi ang bagong paglalang 
kundi ang pagpapanauli, o pagpapanibago, na sa pa- 
mamagitan niyao'y lubusang matutupad ang layu- 
nin ni Jehova para sa lupa.--Tingnan ang TRIBO 
('Paghatol sa Labindalawang Tribo ng Israel’). 

Sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian, saganang 
pagpapala ang tatamasahin ng masunuring sangka- 
tauhan, ang “sangnilalang” na “palalayain sa pagka- 
alipin sa kasiraan at magtatamo ng maluwalhating 
kalayaan ng mga anak ng Diyos.” (Ro 8:19-21, ting- 
nan ang ANAK NG Diyos, (MGA) [Maluwalhating Kala- 
yaan ng mga Anak ng Diyos].) Sa sistema ng mga 
bagay na ipinangako at nilalang ng Diyos, “tatahan 
ang katuwiran.” (2Pe 3:13) Ang katiyakan nito ay 
idiniriin ng apokaliptikong pangitain ni Juan at ng 
kaniyang sinabi: “Nakita ko ang isang bagong langit 
at isang bagong lupa.”---Apo 21:1-5. 


PAGLALAPAT, TAGAPAGLAPAT [sa In- 
gles, execution, executioner]. Upang magkabisa at 
maging kapaki-pakinabang ang mga kautusan, mga 
utos, at mga atas, kailangang ipatupad ang mga ito 
sa legal na paraan. Kadalasan, ang paglalapat ng 
hatol ay may kinalaman sa pagpapatupad ng mga 
parusa, lalo na ng parusang kamatayan, na ipinapa- 
taw dahil sa paglabag sa mga kautusan. Sa Kataas- 
taasang Kautusan, may Tagapagbigay-Kautusan at 
mayroon ding Tagapagpatupad ng Kautusan: “Si Je- 
hova ang ating Hukom, si Jehova ang ating Taga- 
pagbigay-batas, si Jehova ang ating Hari.” “May Isa 
na tagapagbigay-kautusan at hukom.” (Isa 33:22, 
San 4:12) Kaya si Jehova mismo ay isang tagapag- 
lapat ng kahatulan at paghihiganti sa mga manlala- 
bag ng Kaniyang kautusan.--Exo 12:12: Deu 10:17, 
18, Eze 25:11-17: 2Te 1:6-9, Jud 14, 15. 

Nag-atas din si Jehova sa iba ng ilang kapangya- 
rihang maglapat ng hatol. Halimbawa: “Ang inyong 
dugo ng inyong mga kaluluwa ay sisingilin ko. ... 
Mula sa kamay ng bawat isa na kaniyang kapatid, ay 
sisingilin ko ang kaluluwa ng tao. Sinumang magbu- 
bubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay 
ibububo ang kaniyang sariling dugo, sapagkat ayon 
sa larawan ng Diyos ay ginawa niya ang tao.” (Gen 
9:5, 6) May kinalaman dito, ang ilang pananagutan 
bilang tagapaglapat ng hatol ay napasabalikat ng 
“tagapaghiganti ng dugo.” (Bil 35:19; tingnan ang 
TAGAPAGHIGANTI NG DUGO.) Depende sa mga kalaga- 
yan, kung minsan ay ipinagkakaloob sa mga saser- 
dote ng Israel (Bil 5:15-31) o sa buong kongregasyon 
ang awtoridad bilang tagapaglapat ng hatol, anupat 


670 


ang mga saksi ang nangunguna sa pagpatay sa 
isang manlalabag. (Lev 24:14-16, Deu 17:2-7) Hu- 
mawak din ng kapangyarihang maglapat ng hatol 
ang mga hukom at mga hari o ang sinumang inata- 
san nila.--Huk 8:20, 21, 2Sa 1:15, 1Cr 14:16, 2Ha 
9:6-9: 10:24-28, Jer 21:12: 22:3. 

Noon, ang sinaunang mga tagapamahala ay napa- 
lilibutan ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbantay 
na maaaring pagkatiwalaang magpatupad sa mga 
utos ng kanilang panginoon. Isa si Potipar sa mga 
humawak ng ganitong posisyon. (Gen 37:36: 41:12) 
Isa sa mga tagapagbantay ni Herodes ang pumugot 
sa ulo ni Juan na Tagapagbautismo.---Mar 6:27. 

Sa Israel, inilalapat ang parusang kamatayan alin- 
man sa pamamagitan ng pagbato o sa pamamagitan 
ng tabak. (Lev 20:2, 2Sa 1:15) Ang Mesiyanikong 
Hari ni Jehova, ang Panginoong Jesu-Kristo, at ang 
kaniyang matapat na mga kasamahan sa langit ay 
mga legal na tagapaglapat ng hatol, anupat ang 
“Hukom ng buong lupa” ang nagbigay sa kanila ng 
awtorisasyon sa gayong tungkulin.---Gen 18:25; Aw 
149:6-9: Apo 12:7-9, 19:11-16, 20:1-3. 


PAGLALASING. Tingnan ang KALASINGAN, PAG- 
LALASING. 


PAGLAPIT SA DIYOS. Sa isang sinaunang 
korte sa Silangan, makalalapit lamang ang isang in- 
dibiduwal sa harap ng monarka alinsunod sa itinak- 
dang mga tuntunin at kung may pahintulot ng 
monarka. Karaniwan na, isang tagapamagitan ang 
nagsisilbing kinatawan ng mga nais makipag-usap 
sa tagapamahala, anupat siya ang nagpapakilala sa 
kanila at gumagarantiya na tunay ang kanilang 
mga kredensiyal. Ang pagpasok sa pinakaloob na 
looban ng Persianong si Haring Ahasuero, kung ang 
isa'y hindi ipinatawag, ay nangangahulugan ng ka- 
matayan, ngunit bagaman isinapanganib ni Rey- 
na Esther ang kaniyang buhay nang pumaroon siya 
sa harap ng hari, natamo niya ang pagsang-ayon 
nito. (Es 4:11, 16: 5:1-3) Ipinakikita ng mga pagkilos 
at mga salita ng mga kapatid ni Jose kung gaanong 
pag-iingat ang kailangan upang hindi magalit ang 
hari, sapagkat sinabi ni Juda kay Jose: “Kung paano 
sa iyo ay gayundin kay Paraon.” (Gen 42:6, 43:15- 
26, 44:14, 18) Kaya ang paglapit sa harap ng isang 
makalupang tagapamahala, bagaman isa lamang 
siyang taong di-sakdal, ay kadalasan nang isang ba- 
gay na napakahirap gawin at isang pambihirang 
pribilehiyo. 

Kabanalan ng Presensiya ng Diyos. Baga- 
man sinabi ni Pablo sa Atenas na ang Diyos ay 'hin- 
di malayo sa bawat isa sa atin” (Gaw 17:27), at ipi- 
nakikita sa buong Bibliya na madaling lapitan ang 
Diyos, ang isa na lalapit sa kaniya ay kailangan pa 
ring makatugon sa tiyak na mga kahilingan at mag- 


671 


tamo ng kaniyang pahintulot o pagsang-ayon. Sa 
pangitain ni Daniel tungkol sa maringal at makala- 
ngit na hukuman ng “Sinauna sa mga Araw,” na sa 
kaniya ay “nakaparoon” ang “anak ng tao” anupat 
“inilapit [ang anak ng tao] sa harap ng Isang iyon,” 
ay makikita ang dangal, paggalang, at kaayusan na 
nauugnay sa presensiya ng Soberanong Tagapama- 
hala ng sansinukob. (Dan 7:9, 10, 13, 14: ihambing 
ang Jer 30:21.) Ipinahihiwatig ng ulat sa Job 1:6 at 
2:1 na sa itinakdang mga panahon ay inaanyayahan 
ding lumapit ang anghelikong mga anak ng Diyos sa 
kaniya mismong presensiya, at tiyak na nakaparoon 
din si Satanas dahil lamang sa pahintulot ng Sobe- 
ranong Diyos. 

Yamang ginawa ang tao ayon sa larawan at wa- 
ngis ng kaniyang Maylalang anupat pinagkalooban 
siya ng kakayahang magpamalas ng mga katangian 
ng Diyos at yamang pananagutan niyang alagaan 
ang planetang Lupa at ang mga nilalang na hayop 
na naririto, kailangan niya ang pakikipagtalastasan 
sa kaniyang Diyos at Ama. (Gen 1:26, 27) Inilalara- 
wan sa Genesis 1:28-30; 2:16, 17 ang gayong pagta- 
talastasan. 

Bilang sakdal na mga nilalang, sa gayo'y walang 
pagkakasala o kamalayan sa kasalanan, sina Adan 
at Eva ay maaaring lumapit sa Diyos, sa pamama- 
gitan ng pakikipag-usap, nang hindi nadarama na 
kailangang may mamagitan sa kanila at sa kani- 
lang Maylalang, anupat nakalalapit sila sa kaniya 
gaya ng mga anak sa kanilang ama. (Gen 1:31, 
2:25) Gayunman, naiwala nila ang kaugnayang 
iyon dahil sa kanilang pagkakasala at paghihimag- 
sik, na nagbunga naman ng hatol na kamatayan. 
(Gen 3:16-24) Hindi sinasabi kung gumawa sila ng 
anumang pagsisikap na makalapit sa Diyos nang 
dakong huli. 

Sa Pamamagitan ng Pananampalataya, Ma- 
tuwid na mga Gawa, at mga Hain. Ipinakikita 
ng ulat hinggil sa paglapit ni Cain at ni Abel sa 
Diyos salig sa mga handog na ang pananampalata- 
ya at matuwid na mga gawa ay kahilingan sa pag- 
lapit sa Diyos. Dahil dito, hindi maaaring tanggapin 
ng Diyos si Cain malibang ito'y gumawa ng mabu- 
ti.” (Gen 4:5-9: 1Ju 3:12, Heb 11:4) Nang maglaon, 
noong panahon ni Enos, lumilitaw na ang pinasimu- 
lang “pagtawag sa pangalan ni Jehova” ay hin- 
di ginagawa nang may kataimtiman (Gen 4:26), 
yamang ang taong may pananampalataya na bi- 
nanggit pagkatapos ni Abel ay hindi si Enos kundi si 
Enoc, anupat ipinakikita ng kaniyang “paglakad na 
kasama ng Diyos' na sinang-ayunan ang kaniyang 
paglapit. (Gen 5:24: Heb 11:5) Gayunman, ipinakiki- 
ta ng hula ni Enoc, na nakaulat sa Judas 14, 15, na 
laganap ang kawalang-galang sa Diyos noong kani- 
yang mga araw.--- Tingnan ang Enos. 


PAGLAPIT SA DIYOS 


Dahil sa matuwid at walang-pagkukulang na lan- 
dasin ni Noe sa gitna ng kaniyang mga kapanahon, 
naging posible na siya'y makalapit sa Diyos at ma- 
ligtas. (Gen 6:9-19) Pagkaraan ng Baha, lumapit siya 
sa Diyos salig sa isang hain, gaya ng ginawa ni 
Abel: pinagpala siya at sinabi sa kaniya ang karag- 
dagang mga kahilingan upang makamit ang pag- 
sang-ayon ng Diyos, gayundin ang hinggil sa tipan 
ng Diyos sa lahat ng laman na gumagarantiyang 
hindi na muling magkakaroon ng pangglobong de- 
lubyo. (Gen 8:20, 21, 9:1-11) Waring ipinahihiwatig 
naman ng pananalitang “si Jehova, ang Diyos ni 
Sem,” na ang anak na ito ni Noe ay higit na pinabo- 
ran ng Diyos kaysa sa kaniyang dalawang kapatid. 
--Gen 9:26, 27. 

Ang pagkasaserdote ni Melquisedec. Baga- 
man si Noe ang naghandog sa altar para sa kani- 
yang pamilya, walang espesipikong binanggit na 
“saserdote” na kumatawan sa mga tao sa paglapit 
nila sa Diyos hanggang noong sumapit ang pana- 
hon ni Melquisedec. Ang pagkasaserdote ni Melqui- 
sedec ay kinilala ni Abraham, na ‘nagbigay sa kani- 
ya ng ikasampu ng lahat ng bagay.’ (Gen 14:18-20) 
Sa Hebreo 7:1-3, 15-17, 25, tinutukoy si Melquise- 
dec bilang isang makahulang larawan ni Kristo Je- 
sus. 

Paglapit ng ibang mga patriyarka. Dahil sa 
kaugnayan ni Abraham sa Diyos, naging kuwalipi- 
kado siya na tawaging “kaibigan ng Diyos’ (Isa 41:8; 
2Cr 20:7; San 2:23), at ang kaniyang pananampala- 
taya at pagkamasunurin, lakip ang kaniyang maga- 
lang na paglapit sa pamamagitan ng mga altar at 
mga handog, ay idiniriin bilang siyang saligan nito. 
(Gen 18:18, 19; 26:3-6, Heb 11:8-10, 17-19) Nakipag- 
tipan ang Diyos sa kaniya. (Gen 12:1-3, 7: 15: 
1, 5-21, 17:1-8) Ibinigay ang pagtutuli bilang tanda 
ng pakikipagtipang iyon, anupat sa loob ng ilang pa- 
nahon ay naging kahilingan ito upang ang isa'y 
tanggapin ng Diyos. (Gen 17:9-14: Ro 4:11) Dahil sa 
gayong katayuan ni Abraham, naging kuwalipikado 
pa nga siya na magsumamo alang-alang sa iba 
(Gen 20:7), gayunma'y hindi kailanman nawala ang 
kaniyang matinding paggalang sa harap ng presen- 
siya ni Jehova o ng Kaniyang kinatawan. (Gen 
17:3: 18:23-33) Si Job, na malayong kamag-anak ni 
Abraham, ay naglingkod bilang saserdote para sa 
kaniyang pamilya, anupat naghandog siya ng mga 
haing sinusunog para sa kanila (Job 1:5): nagsuma- 
mo rin siya alang-alang sa kaniyang tatlong “kasa- 
mahan,” at “tinanggap ni Jehova ang mukha ni Job.” 
--Job 42:7-9. 

Sina Isaac at Jacob, na mga tagapagmana ng pa- 
ngako kay Abraham, ay lumapit sa Diyos sa pama- 
magitan ng pagtawag sa “pangalan ni Jehova” tag- 
lay ang pananampalataya, at sa pamamagitan ng 


PAGLAPIT SA DIYOS 


pagtatayo ng mga altar at paghahain ng mga han- 
dog.---Heb 11:9, 20, 21; Gen 26:25; 31:54, 33:20. 

Si Moises ay tinagubilinan ng anghel ng Diyos na 
huwag lumapit sa nagniningas na palumpong at 
inutusang hubarin ang kaniyang mga sandalyas sa- 
pagkat nakatayo siya sa “banal na lupa.” (Exo 3:5) 
Bilang inatasang kinatawan ng Diyos sa bansang Is- 
rael, si Moises ay nakalapit sa presensiya ni Jehova 
sa pantanging paraan noong siya'y nabubuhay, ya- 
mang nagsalita si Jehova sa kaniya nang “bibig sa 
bibig.” (Bil 12:6-13, Exo 24:1, 2, 12-18, 34:30-35) Tu- 
lad ni Melquisedec, si Moises ay nagsilbi ring isang 
makahulang larawan ni Kristo Jesus.--Deu 18:15, 
Gaw 3:20-23. 

Idiniin ang kahalagahan ng sinang-ayunang 
paglapit. Bago ibinigay ang tipang Kautusan, ti- 
nagubilinan ni Jehova ang buong bansang Israel na 
pabanalin ang kanilang sarili sa loob ng tatlong 
araw at labhan ang kanilang mga damit. Itinakda 
ang mga hanggahan sa paglapit at walang tao o ha- 
yop ang maaaring humipo sa bundok ng Sinai 
upang hindi sila tumanggap ng parusang kamata- 
yan. (Exo 19:10-15) Pagkatapos ay “inilabas... ni 
Moises ang bayan mula sa kampo upang salubungin 
ang tunay na Diyos,” anupat pinatayo niya sila sa 
paanan ng bundok, at umakyat siya sa bundok 
upang tanggapin ang mga kundisyon ng tipan sa 
gitna ng mga kulog at kidlat, usok at apoy, at mga 
tunog ng trumpeta. (Exo 19:16-20) Inutusan si Moi- 
ses na huwag pahintulutang “ang mga saserdote 
at ang bayan ay .. . lumampas upang umahon pa- 
tungo kay Jehova, upang hindi siya lumabas laban 
sa kanila.” (Exo 19:21-25) Malamang na ang “mga 
saserdote” na binanggit dito ay ang pangunahing 
lalaki ng bawat pamilya sa Israel, yamang sa ga- 
yong katayuan ay “palagian silang lumalapit kay Je- 
hova’ para sa kani-kanilang pamilya, gaya ni Job. 

Sa Ilalim ng Tipang Kautusan. Sa pamama- 
gitan ng tipang Kautusan, itinatag ang isang kaayu- 
san na may probisyon na doo'y makalalapit sa Diyos 
ang mga indibiduwal at ang buong bansa sa pama- 
magitan ng itinalagang pagkasaserdote at ng mga 
haing itinakda ng Kautusan, kaugnay ng isang sa- 
gradong tabernakulo at, nang maglaon, ng isang 
templo. Ang mga anak ni Aaron na Levita ang nag- 
lingkod bilang mga saserdote para sa bayan. Ngunit 
kung mangangahas ang iba, maging ang mga Levi- 
ta na hindi mula sa linya ni Aaron, na lumapit sa al- 
tar o sa banal na mga kagamitan upang magsagawa 
ng gayong paglilingkod, sila ay mamamatay. (Lev 
2:8: Bil 3:10, 16:40, 17:12, 13; 18:2-4, 7) Kailangang 
matugunan ng mga saserdote ang mahihigpit na 
kahilingan may kinalaman sa pisikal at seremonyal 
na kalinisan, at kailangan nilang isuot ang itinak- 
dang kagayakan kapag lumalapit sila sa altar o “sa 


672 


dakong banal.” (Exo 28:40-43, 30:18-21, 40:32, Lev 
22:2, 3) Ang anumang kawalang-galang o paglabag 
sa mga tagubilin ng Soberanong Diyos hinggil sa 
paglapit sa kaniya ay magdudulot ng parusang ka- 
matayan, gaya ng nangyari sa dalawang anak mis- 
mo ni Aaron. (Lev 10:1-3, 8-11, 16:1) Sa buong ban- 
sa, tanging si Aaron, at ang mga humalili sa kaniya 
bilang mataas na saserdote, ang makapapasok sa 
Kabanal-banalan sa harap ng kaban ng tipan, na 
iniuugnay sa presensiya ni Jehova, gayunman, ma- 
kapapasok lamang siya roon sa isang araw sa bawat 
taon, sa Araw ng Pagbabayad-Sala. (Lev 16:2, 17) Sa 
ganitong natatanging posisyon, si Aaron ay patiu- 
nang lumarawan kay Kristo Jesus bilang ang Mata- 
as na Saserdote ng Diyos.---Heb 8:1-6: 9:6, 7, 24. 

Noong ialay ang templo sa Jerusalem, lumapit si 
Haring Solomon kay Jehova para sa bansa. Ipinana- 
langin niya na madilat nawa ang mga mata ni Jeho- 
va araw at gabi tungo sa bahay na iyon na doo'y ini- 
lagay Niya ang Kaniyang pangalan at na pakinggan 
Niya nawa ang mga pamamanhik ng hari, ng ban- 
sa, at pati ng mga banyagang sumama sa Israel, ng 
sinumang “mananalangin tungo sa bahay na ito.’ Sa 
gayong paraan, ang lahat ay makalalapit kay Jeho- 
va, mula sa hari hanggang sa pinakamababang tao 
sa bansa.---2Cr 6:19-42. 

Sa Israel, ang paglapit sa Diyos hinggil sa mga ba- 
gay na nakaaapekto sa buong bansa ay isinasagawa 
ng hari, saserdote, at propeta. Sa ilang pagkakataon, 
ginagamit ang Urim at Tumim ng mataas na saser- 
dote upang alamin ang patnubay ng Diyos. (1Sa 8: 
21, 22; 14:36-41, 1Ha 18:36-45, Jer 42:1-3) Ang 
paglabag sa kautusan ni Jehova hinggil sa wastong 
paraan ng paglapit sa kaniya ay magdudulot ng ka- 
parusahan, gaya ng nangyari kay Uzias (2Cr 26:16- 
20), at maaari rin itong maging dahilan upang tulu- 
yang putulin ni Jehova ang pakikipagtalastasan sa 
isa, gaya ng nangyari kay Saul. (1Sa 28:6, 1Cr 
10:13) Hindi pahihintulutan ni Jehova ang anumang 
pagwawalang-bahala sa kaniyang Soberanong Pre- 
sensiya at sa mga bagay na nauugnay roon, at ma- 
kikita ito sa nangyari sa anak ni Abinadab na si 
Uzah, na sumunggab sa kaban ng tipan upang pigi- 
lan ito ngunit “lumagablab ang galit ni Jehova laban 
kay Uzah at pinabagsak siya roon ng tunay na Diyos 
dahil sa walang-pitagang pagkilos.”---2Sa 6:3-7. 

Hindi sapat ang ritwal at paghahain. Baga- 
man sinasabi ng iba na ang pagsamba kay Jehova 
ay sumulong lamang mula sa pagsambang puro rit- 
wal at paghahain tungo sa isa na may moral na 
mga kahilingan, ibang-iba naman ang ipinakikita 
ng mga ebidensiya. Ang ritwal at paghahain ay 
hindi kailanman naging sapat sa ganang sarili kun- 
di naglaan lamang ng makasagisag na legal na sa- 
ligan para sa paglapit sa Diyos. (Heb 9:9, 10) Sa ka- 


673 


tapus-tapusan, si Jehova mismo ang nagpapasiya 
kung sino ang kaniyang tatanggapin, kaya naman 
sinasabi sa Awit 65:4: “Maligaya siya na iyong pini- 
pili at pinalalapit, upang tumahan siya sa iyong mga 
looban.” Ang pananampalataya, katuwiran, kataru- 
ngan, pagiging malaya sa pagkakasala sa dugo, 
pagkamatapat, at pagkamasunurin sa ipinahayag 
na kalooban ng Diyos ay laging idiniriin bilang mga 
kredensiyal na kailangan upang makalapit sa Diyos, 
anupat ang makaaakyat sa bundok ni Jehova ay 
hindi yaong basta nagdadala ng mga kaloob sa So- 
berano ng Sansinukob kundi yaong “walang-sala 
ang mga kamay at malinis ang puso.” (Aw 15:1-4, 
24:3-6, 50:7-23: 119:169-171, Kaw 3:32, 21:3, Os 6:6, 
Mik 6:6-8) Kapag hindi taglay ng isa ang mga kata- 
ngiang ito, ang kaniyang mga hain, pag-aayuno, at 
maging ang kaniyang mga panalangin ay karima- 
rimarim at walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. 
(Isa 1:11-17: 58:1-9: 29:13, Kaw 15:8) Kapag nakaga- 
wa ng pagkakasala ang isang tao, kailangan muna 
siyang magpamalas ng wasak na espiritu at durog 
na puso upang sang-ayunan ang kaniyang paglapit. 
(Aw 51:16, 17) Ang paglilingkod ng mga saserdo- 
te ay hindi makatutulong sa isa sa paglapit sa 
Diyos kung hinahamak ng gayong mga saserdote 
ang Kaniyang pangalan at naghahandog sila ng di- 
kaayaayang mga hain.---Mal 1:6-9. 

Ang paglapit sa Diyos ay tinutukoy rin bilang 
pagharap sa isang hukuman at pagparoon sa harap 
ng hukom para sa paghatol. (Exo 22:8, Bil 5:16, Job 
31:35-37: Isa 50:8) Sa Isaias 41:1, 21, 22, sinasabi ni 
Jehova sa mga liping pambansa na lumapit at iha- 
rap ang kanilang usaping ipinakikipagtalo at mga 
argumento para sa kaniyang paghatol. 

Saligan Para sa Paglapit sa Diyos sa Ilalim ng 
Bagong Tipan. Bilang makalarawang legal na 
saligan, ang kaayusan ng tipang Kautusan, lakip 
ang mga haing hayop nito, ay umakay ng pansin 
tungo sa isang nakahihigit na saligan para sa pagla- 
pit sa Diyos. (Heb 9:8-10, 10:1) Dumating ito sa pa- 
mamagitan ng bagong tipan na magsisilbing paraan 
upang ang lahat ay “makakilala kay Jehova, mula sa 
pinakamababa at maging hanggang sa pinakadaki- 
la.” (Jer 31:31-34, Heb 7:19: 8:10-13) Bilang ang ka- 
isa-isang Tagapamagitan ng bagong tipang iyon, si 
Kristo Jesus ang naging “daan.” Sinabi niya, “Wa- 
lang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pa- 
mamagitan ko.” (Ju 14:6, 13, 14) Sa pamamagitan 
ng kamatayan ni Kristo, inalis ang harang na nag- 
hihiwalay sa mga Judio mula sa di-tuling mga ban- 
sang Gentil na nasa labas ng pambansang tipan ng 
Diyos sa Israel, upang “sa pamamagitan niya tayo, 
ang dalawang bayan, ay may paglapit sa Ama sa 
pamamagitan ng isang espiritu.” (Efe 2:11-19, Gaw 
10:35) Kailangan ang pananampalataya sa Diyos bi- 


PAGLIKOM 


lang ang “tagapagbigay-gantimpala doon sa mga 
may-pananabik na humahanap sa kaniya,” gayun- 
din sa pantubos, upang ang isa ay mapayapang ma- 
kalapit sa Diyos at may-kabaitan Niyang tanggapin 
sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. (Heb 11:6, 1Pe 3:18) 
Alam niyaong mga lumalapit sa Diyos sa pamama- 
gitan ni Kristo Jesus bilang kanilang Mataas na Sa- 
serdote at Tagapamagitan na “siya ay laging buhay 
upang makiusap para sa kanila” (Heb 7:25), at sila'y 
may-pagtitiwalang “makalalapit sila nang may kala- 
yaan sa pagsasalita sa trono ng di-sana-nararapat 
na kabaitan.” (Heb 4:14-16: Efe 3:12) Hindi sila lu- 
malapit taglay ang takot na baka sila hatulan. (Ro 8: 
33, 34) Gayunpaman, nagpapamalas pa rin sila ng 
makadiyos na takot at sindak na angkop sa gayong 
paglapit sa Diyos na “Hukom ng lahat.”---Heb 12:18- 
24, 28, 29. 

Ang paglapit ng isang Kristiyano sa Diyos ay da- 
pat lakipan ng espirituwal na mga hain at mga han- 
dog. (1Pe 2:4, 5: Heb 13:15: Ro 12:1) Ipinakikita ng 
Kasulatan na ang materyal na mga templo at ang 
mga imaheng ginto, pilak, at bato ay walang maitu- 
tulong sa paglapit sa tunay na Diyos. (Gaw 7:47-50, 
17:24-29, ihambing ang Efe 2:20-22.) Ang mga ka- 
ibigan ng sanlibutan ay mga kaaway ng Diyos, si- 
nasalansang niya ang mga palalo, ngunit ang mga 
mapagpakumbaba na may malilinis na kamay' at 
‘dalisay na puso” ay maaaring lumapit sa Diyos, at 
lalapit siya sa kanila.'---San 4:4-8. 

Ang mga pinahirang Kristiyano na tinawag sa 
makalangit na pag-asa ay may “daang papasok sa 
dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,” at, 
yamang lubusan nilang nakikilala ang “dakilang sa- 
serdote sa bahay ng Diyos,” maaari silang “lumapit 
... na may tapat na mga puso sa lubos na katiya- 
kan ng pananampalataya.”---Heb 10:19-22. 

Ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos nang may 
pagtitiwala ay tumpak na binuod ng salmista sa 
pagsasabi: “Sapagkat, narito! sila mismong lumalayo 
sa iyo ay malilipol. Tiyak na patatahimikin mo ang 
lahat ng humihiwalay sa iyo sa imoral na paraan. 
Ngunit kung tungkol sa akin, ang paglapit sa Diyos 
ay mabuti para sa akin. Ang Soberanong Pangi- 
noong Jehova ang ginawa kong aking kanlungan, 
upang ipahayag ang lahat ng iyong mga gawa.” 
--Aw 73:27, 28; tingnan ang PANALANGIN. 


PAGLAYA. Tingnan ang JUBILEO; KALAYAAN. 


PAGLIKOM. Nang si Pablo ay nasa Efeso no- 
ong mga 55 C.E., sumulat siya sa mga taga-Corinto: 
“Ngayon may kinalaman sa paglikom na para sa 
mga banal, kung paanong nagbigay ako ng mga 
utos sa mga kongregasyon ng Galacia, gayon din 
ang gawin ninyo.” (1Co 16:1, 2) Ang salitang Grie- 
go na lo-gi'a (“paglikom”) ay ginagamit na mula pa 


PAGLILIBANG 


noong ikatlong siglo B.C.E. Sa Bibliya, lumilitaw la- 
mang ito sa dalawang nabanggit na talata. 

Ang pananalitang “lumikom ng mga ikapu” sa 
Hebreo 7:5 ay nagmula sa isang salita (a:po-de-ka- 
to'o) na ibang-iba sa lo-gi’'a. 

Gayunman, ipinahihiwatig ng mga salitang gina- 
mit ni Pablo sa 1 Corinto 16:1, 2 na malamang na 
ang tinutukoy niya ay isang paglikom ng salapi at 
hindi ng pagkain o pananamit, at nang banggitin 
niya ang “paglikom,” tumutukoy ito sa isang panta- 
nging paglikom na alam na ng mga taga-Corinto. 
Ang itinagubilin lamang ni Pablo ay kung paano isa- 
sagawa ang paglikom. Gagawin iyon nang pribado at 
sa “sariling bahay” ng isa, anupat kusang-loob “ayon 
sa kasaganaan’ ng bawat isa, gaya ng ginagawa sa 
“mga kongregasyon ng Galacia. ”--1Co 16:1, 2. 

Si Pablo ay nagbigay ng “mga utos,” hindi ayon sa 
sarili niyang kagustuhan anupat namimilit, kundi 
dahil siya ang nangunguna at nangangasiwa sa ga- 
waing ito, na nagsasangkot ng ilang kongregasyon. 
(1Co 16:1) Siya at ang iba pang kasama niya ang 
maingat na nagplano ng proyektong ito. Bukod sa 
pagkabahala niya sa espirituwal na mga panganga- 
ilangan ng mga kongregasyon, laging isinasaisip ni 
Pablo ang pisikal na mga pangangailangan ng mga 
dukhang Kristiyano, at lumilitaw na ang paglikom 
na ito ay partikular nang para sa kapakanan ng mga 
Kristiyano sa Judea na noo'y nagigipit. (Gal 2:10) Sa 
ibang mga talata, tinukoy ni Pablo ang paglikom na 
ito sa pamamagitan ng mga pananalitang gaya ng 
“pag-aabuloy sa mga dukha ng mga banal sa Jeru- 
salem” (Ro 15:26), “ministeryo . . . para sa mga ba- 
nal” (2Co 9:1), “inyong saganang kaloob na ipi- 
nangako noong una,” “pangmadlang paglilingkod 
na ito” (2Co 9:5, 12), “mga kaloob ng awa” (Gaw 
24:17). Ang gayong maibiging pagkabahala sa pa- 
ngangailangan ng mga kapuwa Kristiyano ay isa sa 
mga pagkakakilanlan ng unang-siglong Kristiyanis- 
mo.—Ju 13:35, tingnan ang ABULOY. 


PAGLILIBANG |sa Ingles, amusement]. Gaya 
ng sinabi ng manunulat ng Eclesiastes: “Sa lahat ng 
bagay ay may takdang panahon, . . . panahon ng 
pagtangis at panahon ng pagtawa, panahon ng pag- 
hagulhol at panahon ng pagluksu-lukso.” (Ec 3:1, 4) 
Ang salitang “pagtawa” sa nabanggit na teksto ay 
isinalin mula sa pandiwang Hebreo na sa-chaq. Ba- 
gaman ang saligang kahulugan nito ay “pagtawa,” 
ang salitang ito at ang kaugnay nitong salita na tsa- 
chaq’ ay isinasalin din bilang “magdiwang,” “magla- 
ro, “paglaruan, 'pagkatuwaan' at “magkasayahan.” 
(2Sa 6:21: Job 41:5: Huk 16:25: Exo 32:6, Gen 26:8) 
Ang ilang anyo ng pandiwang sa-chaq' ay ginamit 
sa Kawikaan 8:30, 31 may kaugnayan sa pagiging 
“nagagalak” ng “dalubhasang manggagawa" sa ha- 
rap ni Jehova pagkatapos lalangin ang lupa: ginamit 


674 


din ang mga ito upang ilarawan ang “paglalaro” ng 
mga nilalang na hayop sa dagat at sa parang.--Aw 
104:26; Job 40:20. 

Mga Kapahayagan ng Kagalakan at Kalugu- 
ran. Hindi itinatampok ng rekord ng Bibliya ang 
mga paglilibang at dibersiyon ng mga Israelita. 
Ngunit ipinakikita nito na ang mga iyon ay itinutu- 
ring na wasto at nakabubuti kapag kaayon ng mga 
relihiyosong simulain ng bansa. Noon, ang panguna- 
hing mga anyo ng paglilibang ay pagtugtog ng mga 
panugtog, pag-awit, pagsasayaw, pag-uusap, at pag- 
lalaro. Gustung-gusto nila ang paghaharap ng mga 
bugtong at mahihirap na tanong.---Huk 14:12. 

Kasunod ng pagliligtas sa Israel sa Dagat na Pula, 
nagkaroon ng awitan, sayawan, at pagpapatunog ng 
tamburin bilang pagpuri kay Jehova. (Exo 15:20, 21) 
Nang maglaon, noong magpatalastas si Aaron ng 
“isang kapistahan para kay Jehova” matapos niyang 
gawin ang ginintuang guya, ang bayan ay kumain 
at uminom at pagkatapos ay tumindig “upang mag- 
kasayahan [letsa-cheq |.” Gayunman, sa kasong ito, 
ang kanilang sayawan at awitan ay may kalakip na 
huwad na pagsamba, anupat nagdulot iyon ng ka- 
dustaan.--Exo 32:5, 6, 18, 19, 25. 

Noon, ang tatlong taunang kapistahan ay naglaan 
ng mga pagkakataon para sa pagsasaya at pagtupad 
sa mga kahilingan sa pagsamba na nakasaad sa Ka- 
utusan. Hinggil sa taunang kapistahan na ginaga- 
nap sa Shilo ay may binanggit na mga “paikut-ikot 
na sayaw.” (Huk 21:21) Ang iba pang mga okasyon 
ay mga pagdiriwang ng tagumpay (Huk 11:34: 1Sa 
18:6, 7) at koronasyon ng hari. (1Ha 1:40) Bagaman 
partikular nang mga babae ang nagsasayaw noon, 
paminsan-minsan ay nagsasayaw rin ang mga lala- 
ki, gaya ng ginawa ni David noong iahon ang Kaban 
sa Jerusalem. (2Sa 6:5, 14, 21: 1Cr 13:8, 15:29) Ang 
mga panahon ng pag-aani ng ubas at paggugupit sa 
mga tupa ay mga okasyon ng kagalakan at pagpipi- 
ging. (Jer 25:30, 2Sa 13:23-28) Maging ang mga ka- 
salan ay mga panahon para sa pagsasaya, at tumu- 
long noon si Jesus upang maging higit na masaya 
ang isang kasalang ginanap sa Cana. (Jer 7:34; 16:9, 
Ju 2:1-10) Sa Lucas 15:25, binabanggit na may 
isang konsyerto ng musika at sayawan noong ipag- 
diwang ang pagbabalik ng alibughang anak. 

Sa Ehipto, ang mga alipin ay tinuturuan ng mu- 
sika at pagsasayaw upang aliwin ang pinaglilingku- 
ran nilang pamilya at ang mga panauhin ng mga 
ito. Ang mga Griego ay gumagamit din ng pro- 
pesyonal na mga mananayaw na babae at mga 
musikero upang aliwin ang mga panauhin. Upang 
magbigay-kasiyahan, nagkaroon ng pagsasayaw sa 
kaarawan ni Herodes, kung kailan hiniling sa kaniya 
ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo. (Mat 14:6-8) 
Ang pagsasayaw ay popular sa mga Griego bilang 


675 


isang uri ng paglilibang, bagaman ang kanilang 
pagsasayaw ay orihinal na nauugnay sa relihiyo- 
song pagsamba. 

Pagiging Timbang sa Paglilibang. May mga 
tekstong nagbababala laban sa di-angkop na mga 
anyo ng paglilibang at nagpapayo hinggil sa panga- 
ngailangang panatilihin ang pagsasaya sa tamang 
dako nito. Binabanggit ng Mga Kawikaan na may 
taong hangal, na para sa kaniya, ang pagsasaga- 
wa ng mahalay na paggawi ay parang “katuwaan 
[sechohq |" lamang, at may taong nandaraya sa ka- 
niyang kapuwa at nagsasabi: “Hindi ba nagbibi- 
ro [mesa-cheg'] lamang ako?” (Kaw 10:23, 26:19) 
Upang ipakita na hindi gaanong mahalaga ang pag- 
lilibang, sinasabi ng Kawikaan 14:13: “Maging sa 
pagtawa [bi-sechohq'] man ay maaaring nasasaktan 
ang puso, at sa pamimighati nauuwi ang pagsasa- 
ya.” (Ihambing ang Ec 2:2, 7:2, 3, 6.) Hiniling ng 
nagsasayang mga Filisteo na ilabas ang bulag na si 
Samson upang mapagkatuwaan (sa-chaq) nila siya, 
na nagbigay naman sa kaniya ng pagkakataong ma- 
ibagsak sa kanila ang bahay.---Huk 16:25-30. 

Palibhasa'y nababatid noon ni Jeremias ang ka- 
selanan ng panahon at pinag-uusig siya dahil sa 
kaniyang pangangaral, sinabi niya na hindi 
siya umupong kasama “niyaong mga nagbibiruan 
[mesa-chagim']" at nagbubunyi. (Jer 15:17) Baga- 
man humula siya ng kapahamakan para sa Jerusa- 
lem, inihula rin niya na darating ang panahon na 
ang mga tumatahan doon ay muling hahayo nang 
may pagsasaya sa sayaw niyaong mga tumatawa, 
anupat nagagayakan ng mga tamburin. (Jer 30:19; 
31:4) Sa katulad na paraan, inihula rin ni Zacarias na 
darating ang araw kung kailan mapupuno ng mga 
batang naglalaro ang mga liwasan ng isinauling Je- 
rusalem.--Zac 8:5; tingnan ang DULAAN, TEATRO, 
LARO AT PALARO, MGA, PAGSASAYAW. 


PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN. 

Ang paglilibing sa bangkay ng isang taong nama- 
tay ay napakahalaga para sa mga tao noong pa- 
nahon ng Bibliya. Kaya naman, si Abraham, ang 
unang tao na tuwirang binanggit sa ulat na nagsa- 
gawa ng paglilibing, ay handang gumastos ng ma- 
laking halaga upang makabili ng isang angkop na 
dakong mapaglilibingan. (Tingnan ang BINILI.) Ang 
mga Hiteo (mga anak ni Het), na nagbenta sa ka- 
niya, ay may mga (piling dakong libingan. (Gen 
23:3-20) Nang maglaon, ang yungib na nabili ni 
Abraham ay naging dakong libingan ng kaniyang 
pamilya, anupat doon inilibing ang bangkay ng ka- 
niyang asawa at, nang bandang huli, ang bangkay 
niya, at niyaong kina Isaac, Rebeka, Lea, at Jacob. 
(Gen 25:9: 49:29-32) Napakaimportante kay Jacob 
na huwag mailibing sa Ehipto ang bangkay niya, sa 
halip, nais niyang mailibing itong kasama ng kani- 


PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN 


yang mga ninuno. (Gen 47:29-31) Dahil dito'y ki- 
nailangang embalsamuhin ang kaniyang bangkay, 
anupat kung hindi ay mabubulok ito sa mainit na 
paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa yungib ng 
Macpela. (Gen 50:1-3, 13) Ganito rin ang kahilingan 
ni Jose, kung kaya inembalsamo rin ang kaniyang 
bangkay at inilagay sa isang kabaong, hanggang 
noong panahon ng Pag-alis kung kailan iyon inilipat. 
(Gen 50:24-26, Jos 24:32) Tiyak na ganito ang kani- 
lang kahilingan dahil pareho silang nanampalataya 
sa mga pangako ng Diyos at kapahayagan ito ng pa- 
nanalig nila na matutupad ang mga iyon sa dakong 
huli.---Heb 11:13-22, 39. 

Gaya ni Abraham, waring mas gusto ng mga tao 
noon ang mga dakong libingan na pampamilya. 
(2Sa 19:34-37) Sina Gideon, Samson, at Asahel ay 
pare-parehong iniulat na inilibing 'sa dakong libi- 
ngan ng kaniyang ama.” (Huk 8:32, 16:31, 2Sa 2:32) 
Gayunman, ang malimit gamiting pananalita na 
‘humiga, o ilibing, na kasama ng kaniyang mga ni- 
nuno” ay hindi nagpapahiwatig na magkakasama 
sila sa iisang dakong libingan, sapagkat ang parira- 
lang ito ay ginagamit may kinalaman sa mga taong 
maliwanag na hindi naman inilibing sa mismong li- 
bingan ng kanilang mga ninuno. (Gen 15:15, Deu 
31:16, 32:50, 1Ha 2:10, Gaw 13:36) Kung gayon, ma- 
lamang na ang ibig sabihin nito ay na pare-pareho 
silang pumasok sa Sheol (Hades), na karaniwang 
libingan ng sangkatauhan. Ang karaniwang libi- 
ngang ito ay tinatawag na “bahay ng kapisanan 
para sa lahat ng nabubuhay."---Job 30:23. 

Noon, itinuturing na isang pagpapakita ng maibi- 
ging-kabaitan ang paglilibing sa bangkay ng iba, at 
isinapanganib pa nga ng mga lalaki ng Jabes-gile- 
ad ang kanilang buhay upang mailibing si Saul at 
ang kaniyang mga anak. (1Sa 31:11-13, 2Sa 2:4-6) 
Ang pagkakait ng libing sa isang tao ay itinuturing 
na kaabahan (Jer 14:16) at binabanggit na ito'y 
isang kapahayagan ng pagtatakwil ng Diyos sa mga 
tao dahil sa kanilang maling landasin. (Jer 8:1, 2; 
9:22; 25:32, 33, Isa 14:19, 20; ihambing ang Apo 
11:7-9.) Kung magkagayon, ang bangkay ay inila- 
lantad upang kainin ng mga hayop at ng mga ibon. 
(Aw 79:1-3: Jer 16:4) Ipinakikita ng kahabag-habag 
na situwasyon ni Rizpa kung gaano pinahahalaga- 
han ang paglilibing. Sa loob marahil ng ilang bu- 
wan, hindi niya iniwan ang mga bangkay ng kani- 
yang mga anak, hangga't hindi naililibing ang mga 
it0.--2Sa 21:9-14. 

Ang kautusan ni Jehova sa pamamagitan ni Moi- 
ses ay may probisyon pa nga para sa paglilibing ng 
mga kriminal. (Deu 21:23: ihambing ang Jos 8:29.) 
Si Ahitopel, bagaman nagpatiwakal, ay inilibing. 
(2Sa 17:23) Nang ipag-utos ni Solomon na patayin 
si Joab, itinagubilin din niya na ilibing ito. (1Ha 


PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN 


2:31) Bilang konsiderasyon, gusto sanang ipalibing 
ni Jehu ang balakyot na si Jezebel dahil siya'y 
“anak ng isang hari,” subalit natupad ang hula ni 
Jehova na si Jezebel ay magiging “gaya ng dumi sa 
ibabaw ng bukid."---2Ha 9:10, 34-37: ihambing ang 
2Cr 22:8, 9. 

Maliban sa mga kaso nina Jacob at Jose, maliwa- 
nag na inililibing ng mga Israelita ang kanilang mga 
patay sa mismong araw na mamatay ang mga iyon. 
Kailangang ilibing agad ang bangkay dahil mabilis 
itong maagnas sa karaniwa'y mainit na klima ng 
mga lupain sa Bibliya. Ang sinungaling na si Ana- 
nias ay inilibing mga tatlong oras lamang pagkama- 
tay niya. (Gaw 5:5-10) Karagdagan pa, sa ilalim ng 
Kautusang Mosaiko, ang mga bangkay ay itinutu- 
ring na nakapagpaparumi sa mga humihipo niyaon, 
sa loob ng yugtong pitong araw. Tiyak na ang 
hudisyal na pasiyang ito ay salig sa katotohanan 
na ang kamatayan ay resulta ng kasalanan at di- 
kasakdalan. Gayunman, nakatulong din ito upang 
maiwasan ang paglaganap ng sakit at manatiling 
malusog ang mga tumutupad dito. Yaong mga hin- 
di tumutupad sa pamamaraan ng pagpapadalisay 
na itinakda sa Kautusan ay pinapatawan ng paru- 
sang kamatayan. (Bil 19:11-20, ihambing ang Deu 
21:22, 23.) Ginamit ni Josias ang mga buto ng 
mga mananamba sa idolo upang gawing di-karapat- 
dapat sa pagsamba ang relihiyosong mga altar ng 
mga ito, at nilapastangan din niya ang kanilang 
mga dakong libingan.---2Ha 23:14-16, 2Cr 34:4, 5. 

Dahil sa pangmalas ng Bibliya hinggil sa mga 
bangkay, maliwanag na hindi ginagawa o sina- 
sang-ayunan ang pagpapakundangan sa bangkay 
ng mga prominenteng lingkod ng Diyos. Ang Diyos 
mismo ang naglibing sa katawan ni Moises sa isang 
di-matukoy na lugar, kung kaya imposibleng dala- 
win ng mga deboto ang kaniyang dakong libingan. 
--Deu 34:5, 6; ihambing ang Jud 9. 

Iba't iba ang mga dakong pinipili upang paglibi- 
ngan. Ang paglilibing sa lupa, bagaman isang kara- 
niwang pamamaraan sa Kanluran at tiyak na isi- 
nasagawa sa Gitnang Silangan, ay hindi gaanong 
ginagawa sa lugar na iyon. Ang yayang babae ni 
Rebeka na si Debora, at gayundin, noong una, si Ha- 
ring Saul at ang kaniyang mga anak, ay inilibing sa 
ilalim ng malalaking punungkahoy. (Gen 35:8, 1Cr 
10:12) Gayunman, gaya sa kaso ni Abraham, wa- 
ring mas ginagamit noon ang likas na mga yungib 
o kaya'y artipisyal na mga yungib na hinukay sa 
malalambot na batong-apog na pangkaraniwan sa 
Palestina. Kadalasan, ang dakong libingan ay iniha- 
handa mismo ng may-ari. (Gen 50:5; Isa 22:16, 2Cr 
16:14) Maaaring malapit ito sa bahay ng taong iyon, 
anupat marahil ay nasa isang hardin (1Sa 25:1, 1Ha 
2:34: 2Ha 21:25, 26). Ang pananalitang “sa kani- 


676 


yang bahay” ay hindi nangangahulugang sa loob ng 
bahay na iyon, gaya ng makikita kung ihahambing 
ang 2 Cronica 33:20 sa 2 Hari 21:18. 

Batay sa arkeolohikal na mga pagsusuri, magka- 
kaideya tayo hinggil sa mga dakong libingan na gi- 
namit noong sinaunang panahon. Sa Palestina, bu- 
kod sa mga simpleng libingan sa lupa, mayroon 
ding mga silid na inuka sa bato, at kadalasa'y nasa 
mga dalisdis ng burol. Waring mas ginagamit ang 
matataas na dako. (Jos 24:33, 2Ha 23:16, 2Cr 32:33, 
Isa 22:16) Ang silid ay maaaring pang-isahan la- 
mang, at ang bangkay ay nakahiga sa isang da- 
kong hinukay sa sahig. O maaaring ito'y pangma- 
ramihan, anupat may mahahabang butas na sapat 
ang laki upang magkasya ang tig-iisang bangkay, 
at inuka sa mga gilid ng silid nang nakapahalang 
sa mga dingding. Ang makipot na bukasan kung 
saan ipinapasok ang bangkay ay tinatakpan naman 
ng tinabas na bato na kasukat niyaon. Sa ibang 
mga kaso, isang tulad-bangko na butas, o patu- 
ngan, ang inuuka sa mga dingding sa gawing liku- 
ran at tagiliran ng silid (Mar 16:5), o maaaring may 
dobleng hanay ng gayong mga patungan doon, sa 
gayo'y mas maraming bangkay ang mailalagay. 
Posible ring hindi lamang iisa ang silid ng libingan, 
bagaman waring pangkaraniwan sa mga Judio ang 
mga libingang may iisang silid. Sabihin pa, kapag 
ang bangkay ay nakalantad lamang sa isang patu- 
ngan, kailangang sarhan ang pasukan upang hindi 
makapaminsala roon ang mababangis na hayop. 
Kaya naman, ang pangunahing pasukan patungo 
sa silid ay sinasarhan ng isang malaking bato, na 
kung minsan ay nabubuksan na gaya ng isang pin- 
to, at kung minsan naman ay sinasarhan ng isang 
pabilog na bato na may daanan at iginugulong sa 
harap ng pasukan. Ang gayong pabilog na mga 
bato ay tumitimbang nang mga isang tonelada 
o mahigit pa.---Mat 27:60, Mar 16:3, 4. 

Simple lamang ang sinaunang mga dakong libi- 
ngan ng mga Judio. Kaya naman ibang-iba ang 
mga iyon sa mga libingang pagano, na kadala- 
sa'y may mga ipinintang larawan sa dingding at 
iba pang palamuti. Bagaman nagtindig si Jacob ng 
isang haligi sa ibabaw ng libingan ni Raquel, mara- 
hil isang bato (Gen 35:20), waring ito'y pantanda la- 
mang at hindi isang bantayog. (1Sa 10:2) Sa 2 Hari 
23:17, isang “batong panlibingan” din ang binanggit 
na palatandaan ng isang libingan. Binanggit ni Je- 
sus ang mga libingan “na hindi makilala, anupat lu- 
malakad ang mga tao sa ibabaw ng mga iyon at hin- 
di ito nalalaman.” (Luc 11:44) Dahil ang mga patay 
ay itinuturing na nagdudulot ng seremonyal na ka- 
rungisan, ang mga dakong libingan ng mga Judio 
ay malimit na pinapuputi upang makita ng mga du- 
maraan. (Mat 23:27) Sinasabing ang pagpapaputing 


677 


ito ay ginagawa taun-taon, bago sumapit ang Pasku- 
wa.---The Mishnah, Shekalim 1:1. 

Pagkamatay ng isang indibiduwal, ang buong 
bangkay ay hinuhugasan (Gaw 9:37) at pinapahi- 
ran ng mababangong langis at mga ungguento, 
na, kung itinuturing man na isang uri ng pag- 
eembalsamo, ay hindi yaong ginagawa ng sinau- 
nang mga Ehipsiyo. (Ihambing ang Mar 14:3-8, Ju 
12:3, 7.) Pagkatapos, ang bangkay ay binabalot ng 
tela, na kadalasa'y lino. (Mat 27:59: Ju 11:44) Kara- 
niwan nang nilalakipan ng mga espesya na gaya 
ng mira at aloe ang gayong mga benda (Ju 19:39, 
40), o kaya naman ay inihihiga ang bangkay sa 
langis at ungguento, gaya ng ginawa sa bang- 
kay ni Haring Asa. (2Cr 16:14) Maliwanag na ang 
pagkalaki-laking “panlibing na pagsunog" para kay 
Haring Asa ay isang pagsusunog ng gayong mga 
espesya, na naglalabas ng mabangong amoy ng in- 
senso. Maaaring ang ulo ay binabalot naman ng 
isang hiwalay na tela.---Ju 20:7. 

May mga babaing pumaroon sa libingan ni Jesus 
noong ikatlong araw upang langisan ng mga espe- 
sya ang kaniyang katawan. Maaaring ginawa nila 
iyon sapagkat mabilis ang mga pangyayari noong 
ilibing si Jesus kaya naman gusto nilang kumpletu- 
hin ang ginawa sa kaniyang katawan upang mapre- 
serba ito nang mas mahabang panahon.---Mar 16:1, 
Luc 23:55, 56. 

Noon, malamang na ang bangkay ay binubuhat 
patungo sa dakong paglilibingan sa pamamagitan 
ng isang langkayan, o kamilyang panlibing, na po- 
sibleng yari sa sulihiya, at maaaring may kasabay 
itong malaking prusisyon, at marahil ay may mga 
manunugtog ng malungkot na musika. (Luc 7:12-14: 
Mat 9:23) Sa dakong paglilibingan, maaaring may 
mga pananalitang binibigkas tungkol sa namatay 
habang tumatangis ang mga nakipaglibing.---2Sa 
3:31-34, 2Cr 35:23-25. 

Sa paglipas ng panahon, habang dumarami ang 
mga namamatay, nagkaroon na rin ng mga semen- 
teryo. Ang mga ito ay karaniwan nang nasa labas 
ng mga pader ng lunsod. Gayunman, ang mga hari 
ng Juda ay inililibing sa “Lunsod ni David,” at ang 
mga hari naman ng Israel ay inililibing sa kabise- 
rang lunsod ng hilagang kaharian. (1Sa 25:1, 1Ha 
22:37: 2Cr 9:31: 24:15, 16) Sa aklat na Digging Up 
Biblical History (1931, Tomo II, p. 186), ganito ang 
isinulat ni J. G. Duncan: “Bagaman kung minsan ay 
naglilibing ang mga Hebreo sa loob ng kanilang lun- 
sod, karaniwan nang humuhukay sila ng mga ba- 
tong-libingan sa isang dalisdis ng burol na malapit 
sa kanilang lunsod. Kapag may mga batong-Ilibi- 
ngan sa isang dalisdis ng burol, kadalasan nang 
ito'y palatandaan na nagkaroon ng pamayanan sa 
burol sa tapat niyaon o malapit doon, at, sa kabilang 


PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN 


dako naman, kapag walang anumang palatandaan 
ng mga libingan malapit sa isang lugar, ito'y isang 
katibayan na hindi tinirahan ang lugar na iyon.” Na- 
pakaraming mga dakong libingan na matatagpuan 
sa mga dalisdis sa palibot ng Jerusalem. (Ihambing 
ang Isa 22:16.) Pinaniniwalaan na ang pagtukoy sa 
“dakong libingan ng mga anak ng bayan" (“libingan 
ng karaniwang (mga) tao,” AS-Tg) sa Libis ng Kid- 
ron ay tumutukoy sa isang dakong libingan para sa 
mga dukha. (Jer 26:23, 2Ha 23:6) Binabanggit din 
ang “parang ng magpapalayok” na pinaglilibingan 
ng mga taga-ibang bayan.---Mat 27:7: tingnan ang 
AKELDAMA. 

Ang pagsusunog ng bangkay, na malawakang 
isinagawa ng mga Babilonyo, Griego, at Romano 
nang maglaon, ay bihirang isinasagawa ng mga 
Judio. Ang bangkay ni Saul at ng kaniyang mga 
anak ay sinunog, subalit ang kanilang mga buto ay 
inilibing.--1Sa 31:8-13, pansinin din ang Am 6: 
9, 10. 

Sa Hebreong Kasulatan, naiiba ang kahulugan 
ng mga salitang qe'ver (“dakong libingan [burial 
placeļ"; Gen 23:4) at gevu-rah' (libingan [grave]": 
Gen 35:20) sa Hebreong she'ohl, na tumutukoy, 
hindi sa isang indibiduwal na libingan o mga libi- 
ngan, kundi sa karaniwang libingan ng sangkatau- 
han, samakatuwid nga, ang sanlibingan. Sa katu- 
lad na paraan, sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
ang salitang Griego na ta'phos (“libingan [grave]"; 
Mat 27:61) at ang mga salitang mne'ma ("libingan 
[tomb]": Mar 15:46) at mne-mei'on (“alaalang libi- 
ngan [memorial tomb|": Luc 23:55) ay naiiba sa sa- 
litang hai'des, na Griegong katumbas ng she'ohl. 
--Tingnan ang ALAALANG LIBINGAN, HADES; SHEOL. 

Mga Dakong Libingan ng mga Hari o mga 
Dakong Libingan ni David. Noong Pentecostes, 
sinabi ni Pedro: “Si David . . . ay kapuwa namatay at 
inilibing at ang kaniyang libingan ay nasa atin 
hanggang sa araw na ito.” (Gaw 2:29) Ipinahihiwa- 
tig nito na ang dakong libingan ni Haring David ay 
umiiral pa noong taong 33 C.E. 

Sinasabi sa atin ng 1 Hari 2:10 na si David ay ini- 
libing sa “Lunsod ni David,” at lumilitaw na nang 
maglaon, dito na inilibing ang sumunod na mga 
hari ng Juda. Labindalawa sa 20 hari na sumunod 
kay David ang espesipikong binanggit na inilibing 
sa Lunsod ni David, bagaman hindi lahat ng mga ito 
ay inilagay sa “mga dakong libingan ng mga hari.” 
Sina Jehoram, Joas (Jehoas), at Ahaz ay espesipi- 
kong binanggit na hindi inilibing doon. (2Cr 21:16, 
20, 24:24, 25; 28:27) Ang “mga dakong libingan ng 
mga hari” ay maaaring isang partikular na lugar sa 
loob ng Lunsod ni David kung saan naroroon ang 
mga alaalang libingan ng mga hari, at hindi isang 
malaking libingan na maraming silid. Si Haring Asa 


PAGLILIBING, MGA DAKONG LIBINGAN 


ay inilibing sa isang “maringal na libingang dako na 
kaniyang dinukal para sa kaniyang sarili sa Lunsod 
ni David” (2Cr 16:14), at si Hezekias ay sinasabing 
inilibing “sa sampahan patungo sa mga dakong libi- 
ngan ng mga anak ni David.” (2Cr 32:33) Ang keto- 
nging si Haring Uzias ay inilibing na “kasama ng 
kaniyang mga ninuno, ngunit sa libingang parang 
ng mga hari, sapagkat sinabi nila: Siya ay keto- 
ngin.”" Tila ipinahihiwatig nito na sa lupa inihimlay 
ang kaniyang katawan sa halip na sa isang libingang 
hinukay sa bato.---2Cr 26:23. 

Kung tungkol sa iba pang mga hari ng Juda, ma- 
liwanag na sina Manases at Amon ay inilibing sa 
ibang lokasyon, sa “hardin ni Uza.” (2Ha 21:18, 23, 
26) Nang iulat na ang tapat na si Haring Josias, na 
anak ni Amon, ay inilibing sa “dakong libingan ng 
kaniyang mga ninuno,” maaaring ang tinutukoy ay 
ang maharlikang mga libingan sa Lunsod ni David 
o kaya'y ang mga dakong libingan nina Manases at 
Amon. (2Cr 35:23, 24) Tatlong hari ang namatay 
samantalang nasa pagkatapon: sina Jehoahaz (sa 
Ehipto), Jehoiakin at Zedekias (sa Babilonya). (2Ha 
23:34: 25:7, 27-30) Si Jehoiakim ay inilibing na gaya 
ng “paglilibing sa asnong lalaki,” anupat “itinapon 
sa init ng araw at sa matinding lamig ng gabi' bi- 
lang katuparan ng hula ni Jeremias.---Jer 22:18, 19: 
36:30. 

Ang matuwid na mataas na saserdoteng si Jeho- 
iada ay pinagkalooban ng karangalan na ilibing sa 
“Lunsod ni David kasama ng mga hari,” anupat siya 
lamang ang hindi nagmula sa maharlikang angkan 
na binanggit na tumanggap ng gayong pagkilala. 
--2Cr 24:15, 16. 

Hindi pa natutukoy ang lokasyon ng maharlikang 
mga dakong libingan na ito. Gayunman, dahil may 
nabanggit na “Mga Dakong Libingan ni David" sa 
Nehemias 3:16 at “sampahan patungo sa mga da- 
kong libingan ng mga anak ni David” sa 2 Cronica 
32:33, naniniwala ang ilan na ang malamang na lo- 
kasyon ng mga ito ay sa TS burol ng lunsod mala- 
pit sa Libis ng Kidron. Sa lugar na ito, maraming na- 
tagpuang tila mga sinaunang libingan na inuka sa 
bato, na ang mga pasukan ay mga parihabang da- 
anan na nakalubog. Gayunman, hindi positibong 
matukoy ang mga ito. Ang anumang pagsisikap na 
matukoy ang mga ito ay naging komplikado hin- 
di lamang dahil nawasak ang lunsod noong taóng 
70 C.E. at noon ding 135 C.E., kundi dahil ginamit 
ding tibagan ng bato ng mga Romano ang timugang 
bahagi ng lunsod. Kaya naman, sirang-sira na ang 
mga libingang ito. 

Ang mausoleo ni Reyna Helena ng Adiabene, na 
matatagpuan sa H ng makabagong lunsod ng Jeru- 
salem, ay tinawag na “Mga Libingan ng mga Hari.” 
Gayunman, itinayo ito noong unang siglo C.E. at 


678 


hindi dapat ipagkamali sa maharlikang mga libi- 
ngan na binanggit sa ulat ng Bibliya. 

Ang “mga Bangkay ng Kanilang mga Hari.” 
Sa Ezekiel 43:7-9, hinatulan ni Jehova ang sambaha- 
yan ng Israel at ang kanilang mga hari dahil dinu- 
ngisan nila ang kaniyang banal na pangalan sa 
pamamagitan ng “kanilang pakikiapid at sa pama- 
magitan ng mga bangkay ng kanilang mga hari sa 
pagkamatay nila.” Sinabi niya: “Ngayon ay ilayo 
nila sa akin ang kanilang pakikiapid at ang mga 
bangkay ng kanilang mga hari, at tiyak na tatahan 
ako sa gitna nila hanggang sa panahong walang tak- 
da.” Ipinapalagay ng ilang komentarista na ipinahi- 
hiwatig nito na nagkasala ang mga Judio dahil gu- 
mawa sila ng mga dakong libingan para sa ilang hari 
malapit sa lugar ng templo. Sa talata 7, mga 20 ma- 
nuskrito at edisyong Hebreo at mga Targum ang 
naglalaman ng pariralang “sa pagkamatay nila,” sa- 
mantalang ang tekstong Masoretiko naman ay kaba- 
basahan ng “sa kanilang matataas na dako,” at ang 
Griegong Septuagint ay nagsasabing “sa gitna nila.” 

Ipagpalagay nang “sa pagkamatay nila” ang ta- 
mang salin ng talatang iyon. Hindi pa rin ito mati- 
bay na saligan upang maniwala na may sinuman sa 
mga hari ng Juda ang inilibing malapit sa bakuran 
ng templo. Ayon sa Kautusan, ang bangkay ng 
isang tao ay marumi. Kaya naman, ang paglilibing 
sa sinuman malapit sa templo ay magiging taha- 
sang paghamak sa Diyos, at wala man lamang pa- 
hiwatig sa kasaysayan ng mga hari na nagkaroon 
ng gayong maliwanag at malubhang paglapasta- 
ngan sa kabanalan ng templo. Malayong mangyari 
na bibigyan ng mas maringal na dakong libingan, 
halimbawa ay malapit sa templo, ang mga hari na 
hindi pinahintulutang ilibing sa “mga dakong libi- 
ngan ng mga hari” o sa “mga dakong libingan ng 
mga anak ni David.” Sa halip, malamang na ililibing 
sila sa isang di-gaanong prominente at mas nakaba- 
babang dako. 

Ipinakikita ng higit pang pagsusuri sa Ezekiel 
43:7-9 na ang tinatalakay roon ay idolatriya, at 
kung paanong ang “pakikiapid” na binanggit doon 
ay pangunahin nang makasagisag, gayundin na- 
man, ang “mga bangkay ng kanilang mga hari” ay 
kumakatawan sa patay na mga idolong sinamba ng 
sambahayan ng Israel at ng kanilang mga tagapa- 
mahala. Kaya nga, sa Levitico 26:30, binabalaan ni 
Jehova ang mga Israelita na dahil sa kanilang pag- 
kamasuwayin ay “gigibain ko ang inyong sagradong 
matataas na dako at puputulin ko ang inyong mga 
patungan ng insenso at ibubunton ko ang inyong 
sariling mga bangkay sa ibabaw ng mga bangkay 
ng inyong mga karumal-dumal na idolo.” (Ihambing 
ang Jer 16:18, Eze 6:4-6.) Ipinakikita ng ulat na ang 
mga idolong iyon ay ipinasok sa lugar ng templo. 
(Eze 8:5-17) Mapapansin din na ang ilan sa mga ido- 


679 


long diyos na ito ay tinawag na mga hari, yamang 
ang salita para sa “hari” ay kasama sa mga panga- 
lang Molec (1Ha 11:7), Milcom (1Ha 11:5), at Malcam 
(Jer 49:1). May kinalaman sa mga idolong diyos ng 
hilagang kaharian, ganito ang isinulat ng propetang 
si Amos (5:26): “At tiyak na bubuhatin ninyo si Sa- 
kut na inyong hari at si Kaiwan, ang inyong mga 
imahen, ang bituin ng inyong diyos, na ginawa nin- 
yo para sa inyong sarili.” Kaya naman, waring mas 
makatuwirang isipin na ang Ezekiel 43:7-9 ay isang 
pagkondena sa idolatriya sa halip na isang paglapas- 
tangan sa nakaalay na bakuran ng templo dahil sa 
di-wastong paglilibing doon ng mga tagapamaha- 
lang tao. 


PAGLILIGTAS. Tingnan ang PANTUBOS: TAGA- 
PAGLIGTAS. 
PAGLILILOK [sa Ingles, engraving]. Ang si- 


ning ng pag-ukit ng mga disenyo o mga titik sa 
mga materyales na gaya ng kahoy (1Ha 6:29, 32), 
metal (Exo 39:30), o bato (Zac 3:9). Sa Kasulatan, 
maaaring ang kauna-unahang pagtukoy sa paglili- 
lok ay ang pagbanggit sa singsing na pantatak ni 
Juda. (Gen 38:18) Ang paglililok ay karaniwang gi- 
nagawa sa pamamagitan ng matutulis na kasangka- 
pang bakal o maging sa pamamagitan ng mga tulis 
ng diamante. (Jer 17:1) Ngunit “daliri” ng Diyos 
ang umukit ng Sampung Utos sa bato.---Exo 31:18, 
32:16, 34:1: 2Co 3:7. 

Inililok ang mga pangalan ng anim na iba't ibang 
tribo ng Israel sa bawat isa sa dalawang batong onix 
na nasa mga dugtungang pambalikat ng epod ng 
mataas na saserdote, at inililok naman ang panga- 
lan ng isang tribo sa bawat isa sa 12 mahahalagang 
bato na nakapalamuti sa kaniyang pektoral. Sa ba- 
nal na tanda ng pag-aalay, ang kumikinang na la- 
minang ginto sa turbante ng mataas na saserdote, 
ay nakalilok ang mga salitang: “Ang kabanalan ay 
kay Jehova.” Palibhasa'y pinuspos ng espiritu ng 
Diyos, si Bezalel, kasama si Oholiab, ay naging ku- 
walipikadong gumawa ng espesyal na gawaing ito 
ng paglililok at naging kuwalipikado ring magsanay 
ng iba.--Exo 35:30-35, 28:9-12; 39:6-14, 30. 


PAGLILINGKOD. Tingnan ang SAGRADONG 
PAGLILINGKOD, SAPILITANG PAGLILINGKOD. 


PAGLILITIS. 
PAGLUHOD. 
PAGLULUBOG. 


PAGLULUTO, MGA KAGAMITAN SA PAG- 
LULUTO. Karaniwan na, ang paghahanda ng 
pagkain sa pamamagitan ng pagpapakulo o paglala- 
ga, pag-iihaw, o pagluluto (sa Ingles, baking) ay iti- 


Tingnan ang USAPIN SA BATAS. 
Tingnan ang TUHOD, PAGLUHOD. 


Tingnan ang BAUTISMO. 


PAGLULUTO, MGA KAGAMITAN SA PAGLULUTO 


nuturing na tungkulin ng mga babae sa sambaha- 
yang Hebreo, ngunit may ilang pagkakataon na 
mga lalaki ang naghahanda ng mga pagkain. (Gen 
18:6-8: 27:3-9, 14, 30, 31, 1Sa 8:13, 2Sa 13:8) Noong 
naninirahan sila sa mga tolda, malamang na ang 
mga Hebreo ay kadalasang sa labas nagluluto. Nang 
mamayan sila sa Canaan at manirahan sa mga ba- 
hay na bato, kung minsan ay nagluluto sila sa loob 
ng kanilang mga tahanan, partikular na kapag ma- 
sama ang panahon. (Huk 6:19; 2Sa 13:7-11) Noon, 
pinakamagawain ang pagluluto para sa hapunan, na 
siyang pangunahing oras ng kainan sa buong mag- 
hapon. (Luc 14:12; Apo 3:20) Walang anumang ma- 
aaring iluto kapag regular na araw ng Sabbath, 
yamang ipinagbawal ng Kautusan kahit ang pagpa- 
paningas ng apoy.---Exo 35:3. 

Iba't ibang kagamitan at kasangkapan ang gina- 
mit ng mga Hebreo sa paghahanda ng pagkain. 
Noon ay may gilingang pangkamay, na ginaga- 
mit ng mga babae sa sambahayan. (Deu 24:6, Mat 
24:41: tingnan ang GILINGAN.) Para sa mga espesya 
o kakaunting butil, sapat na ang almires at pandik- 
dik. (Bil 11:8, tingnan ang ALMIREs.) Ang masa ng ti- 
napay ay hinahalo naman sa isang masahan (Exo 
12:34) at niluluto sa isang apuyan o sa isang pugon. 
--Exo 8:3, 1Cr 9:31. 

Ang mga tinidor ay ginamit sa tabernakulo at, 
nang maglaon, maging sa templo. (Exo 27:3, 2Cr 
4:16) May binabanggit na tinidor na tatlo ang tulis 
na ginagamit ng mga saserdote. (1Sa 2:12-14) Maa- 
aring kahawig nito ang tinidor na ginagamit ng mga 
tagapagluto sa sambahayan upang hanguin ang 
karne mula sa palayok o kaldero. Mayroon din silang 
iba't ibang uri ng kutsilyo na panghiwa ng karneng 
lulutuin. Walang pahiwatig sa Kasulatan na guma- 
gamit sila ng kutsilyo at tinidor kapag kumakain. 

Noon, ang mga sisidlang dinisenyo para sa paglu- 
luto ay karaniwan nang gawa sa luwad, bagaman 
ang iba naman ay yari sa tanso, gaya niyaong par- 
tikular na binanggit may kaugnayan sa santuwaryo. 
(Lev 6:28) Kabilang ang mga kaldero sa mga kaga- 
mitan sa pagluluto na masusumpungan sa mga 
sambahayan, ang mga ito ay pabilog na mga lalag- 
yan na iba't iba ang laki. Sa mga ipinintang larawan 
sa mga libingan ng mga Ehipsiyo, may makikitang 
mga bronseng kaldero na may mga paa, at posi- 
bleng ang mga sisidlang ito ang nasa isip ng nagre- 
reklamong mga Israelita sa ilang nang sabihin ni- 
lang “nakaupo [sila] sa tabi ng mga kaldero ng 
karne” noong sila'y nasa Ehipto. (Exo 16:3) Ang sa- 
litang Hebreo na isinalin sa tekstong ito bilang “mga 
kaldero” ay yaong karaniwang ginagamit para sa 
palayok na maluwang ang bibig, na maaaring gami- 
tin sa paghuhugas (Aw 60:8) o sa pagluluto. (2Ha 
4:38-41, Eze 24:3-5) May iba't ibang laki ang mga 


PAGLULUTO NG TINAPAY, MAGTITINAPAY 


ito, mula sa may katamtamang laki na mga 30 sen- 
timetro (12 pulgada) ang diyametro hanggang sa 
mga kalderong pagkalaki-laki. Ang sinaunang mga 
ispesimen ng medyo mababaw na uring ito ng kal- 
dero ay walang mga hawakan, ngunit noong pana- 
hon ng nahating kaharian, ginamit sa Israel ang 
isang uri nito na may dalawang hawakan. 

May natagpuan ding mga palayok na makipot ang 
bibig at may isa o dalawang hawakan. Halos pabi- 
log ang mga ito, anupat may diyametro na mula 
10 hanggang 36 na sentimetro (4 hanggang 14 na 
pulgada). 

Ang mga Israelita ay mayroon ding mga kawa 
o malalalim na kawali at mga ihawan. Kalimita'y sa 
mga ito iniluluto ang mga handog na mga hutil. 
(Lev 2:5, 7; 7:9; 1Cr 23:29) Nakatuklas sa Gezer ng 
ilang ispesimen ng ihawang luwad. Ang mga ito ay 
may maliliit na uka, anupat maihahambing sa waf- 
fle iron sa ngayon. Ginamit din noon ang mga iha- 
wang bakal.---Eze 4:1-3. 

Kung minsan, ginagamit ng Kasulatan ang pala- 
yok sa makasagisag na diwa. Ang Jerusalem, na na- 
katakdang wasakin noong 607 B.C.E., ay itinulad sa 
isang palayok na maluwang ang bibig, anupat ang 
mga tumatahan doon ang karne sa palayok.---Eze 
11:1-12, 24:6-14, tingnan ang SISIDLAN. 


PAGLULUTO NG TINAPAY, MAGTITI- 
NAPAY. Ang pinakakaraniwang terminong He- 
breo para sa pagluluto ng tinapay, na isinalin la- 
mang bilang magluto, ay 'a:phah, salitang-ugat ng 
'o:-pheh” (magtitinapay). (Gen 19:3: 40:2) Ang isa 
pang salitang Hebreo para rito ('ugh, Eze 4:12) ay 
maliwanag na nauugnay sa “u-ghah', nangangahu- 
lugang “tinapay na bilog.”--Gen 18:6, tingnan ang 
TINAPAY (Tinapay na Lapad, Tinapay na Walang 
Pampaalsa). 

Sa tahanang Hebreo, pangunahing tungkulin ng 
mga babae ang pagluluto ng tinapay, bagaman sa 
ilang mas malalaking sambahayan ay mga alipin 
ang gumagawa nito. Nang magsalita si Samuel para 
kay Jehova sa mga Israelitang humihiling ng isang 
taong hari, sinabi niya: “Ang inyong mga anak na 
babae ay kukunin niya bilang mga tagapaghalo ng 
ungguento at mga tagapagluto at mga magtitina- 
pay.” (1Sa 8:13) Gayunman, maaaring pangasiwaan 
ng mga lalaki ang gawaing ito o sila mismo ang 
magluto ng tinapay, gaya ng ipinahihiwatig ng gi- 
nawa ni Lot nang dalawin siya sa Sodoma ng dala- 
wang anghel. “Nagluto siya ng mga tinapay na wa- 
lang pampaalsa, at sila ay kumain” sa inihandang 
piging.---Gen 19:1-3. 

Noong panahon ng Bibliya, karaniwan nang sa 
mga pugon niluluto ang tinapay. (Tingnan ang 
Pucon.) Ngunit kung minsan, ang pagluluto ng tina- 


680 


pay ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapani- 
ngas ng apoy sa ibabaw ng mga batong pinagta- 
bi-tabi. Kapag mainit na mainit na ang mga ito, 
pinapalis ang mga baga at inilalagay ang masa sa 
ibabaw ng mga bato. Pagkalipas ng ilang sandali, 
ibinabaligtad ang tinapay at saka iniiwan sa ibabaw 
ng mga bato hanggang sa lubusang maluto. (Os 7:8) 
Ang mga naglalakbay ay makapagluluto naman ng 
magaspang na tinapay sa isang mababaw na hukay 
na puno ng maliliit na bato na pinaiinit sa pamama- 
gitan ng pagpapaningas ng apoy sa ibabaw ng mga 
iyon. Pagkatapos alisin ang mga baga, ipinapatong 
ang masa sa pinainit na mga bato, anupat marahil 
ay ilang ulit na ibinabaligtad habang naluluto ang 
tinapay.-- 1Ha 19:6. 

Kadalasan, ang mga handog na mga butil na ini- 
hahain ng mga Israelita ay “niluto sa pugon,” “mula 
sa ihawan,” o kaya ay “mula sa kawa.” (Lev 2:4-7) 
Noon, ang ihawan ay isang makapal na platong yari 
sa luwad na may mga uka (maihahambing sa ma- 
kabagong waffle iron), bagaman ginagamit din ang 
mga ihawang bakal.---Eze 4:3. 

May mga nagnenegosyo noon sa mga lunsod bi- 
lang mga magtitinapay. Samantalang si Jeremias 
ay nasa ilalim ng pag-iingat sa Looban ng Bantay sa 
Jerusalem noong panahon ng kakapusan bago bu- 
magsak ang lunsod na iyon noong 607 B.C.E., nira- 
rasyunan siya ng isang bilog na tinapay araw-araw 
“mula sa lansangan ng mga magtitinapay” hang- 
gang sa maubos ang suplay. (Jer 37:21) Kaya mali- 
wanag na may isang partikular na lansangan sa 
Jerusalem kung saan nakapuwesto ang mga nego- 
syanteng magtitinapay. Pagkaraan ng maraming 
taon, nang muling itayo ang mga pader ng Jerusa- 
lem sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehemias, kinum- 
puni rin ang “Tore ng mga Lutuang Pugon.” (Ne 
3:11, 12:38) Hindi tiyak kung bakit gayon ang ipina- 
ngalan sa tore, ngunit posibleng dahil matatagpuan 
dito ang mga pugon ng mga negosyanteng mag- 
titinapay kung kaya binigyan ito ng gayong di- 
pangkaraniwang pangalan. 

Sa sinaunang Ehipto, maliwanag na itinuturing 
na isang importanteng tao ang magtitinapay ng 
hari. Makikita sa isang ipinintang larawan sa pader 
mula sa libingan ni Ramses III sa Libis ng mga Hari 
sa Thebes ang isang abalang-abalang gawaan ng ti- 
napay ng isang Ehipsiyong hari, anupat ipinakikita 
roon ang pagmamasa ng harina sa pamamagitan ng 
paa, paggawa ng mga limpak ng tinapay, at ang 
paghahanda ng pugon. Gaya ng iniulat sa Genesis, 
isang Ehipsiyong magtitinapay ng hari ang partiku- 
lar na napabantog sa kaniyang pagkakasala sa hari 
anupat siya ay ipinabilanggo. Sa bilangguan ay na- 
naginip siya kung saan nakita niya ang kaniyang sa- 
rili na may sunong na tatlong basket ng tinapay sa 


681 


kaniyang ulo, at may mga ibon na kumakain mula 
sa pinakaibabaw na basket. Noong ikatlong araw, 
ang “pinuno ng mga magtitinapay” na ito ay inila- 
bas at “ibinitin,” sa gayo'y natupad ang pakahulu- 
gang ibinigay ni Jose: “Ang tatlong basket ay tat- 
long araw. Tatlong araw mula ngayon ay iaangat ni 
Paraon ang iyong ulo mula sa iyo at tiyak na ibibitin 
ka sa isang tulos, at tiyak na kakainin ng mga ibon 
ang iyong laman mula sa iyo. ”---Gen 40:1-3, 16-22. 


PAGMAMAHAL [sa Ingles, affection]. Isang 
masidhi, mainit, at personal na pagkagiliw, gaya ng 
nadarama ng tunay na magkaibigan para sa isa't 
isa. 

Ang salitang Hebreo na cha-shaq ', na isinasalin 
sa Deuteronomio 7:7 bilang “magpakita ng pag- 
mamahal, ay may salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “mapalakip.” (Gen 34:8) Ang pandiwang 
Griego naman na phi-le0 ay isinasalin bilang 'mag- 
karoon ng pagmamahal, “magnais, “magkaroon ng 
paggiliw, at humalik. (Mat 10:37, 23:6, Ju 12:25, 
Mar 14:44) Ang “magkaroon ng pagmamahal” ay 
nagpapahiwatig ng napakalapit na buklod, katulad 
ng umiiral sa pagitan ng magulang at anak sa mga 
pamilyang may malapit na ugnayan. Gayon kasid- 
hing pagmamahal ang nadama ni Jesus sa kaniyang 
kaibigang si Lazaro, anupat siya ay “lumuha” nang 
mamatay si Lazaro. (Ju 11:35, 36) Ang pananalita 
ring ito ang ginagamit upang ipakita ang masidhi, 
mainit, at personal na pagkagiliw ni Jehova sa kani- 
yang Anak at sa mga tagasunod ng kaniyang Anak, 
gayundin ang mainit na damdamin ng mga alagad 
para sa Anak ng Diyos.--Ju 5:20, 16:27: ihambing 
ang 1Co 16:22. 

Mapapansin na may pagkakaiba sa pagitan ng 
mga pandiwang Griego na phi-le'o at a:ga-pa'o, ba- 
gaman hindi ipinakikita ng maraming tagapagsalin 
ang gayong pagkakaiba. (Tingnan ang PAG-IBIG.) 
May kinalaman sa pagkakaiba sa pagitan ng mga 
salitang ito, si F. Zorell (Lexicon Graecum Novi Tes- 
tamenti, Paris, 1961, tud. 1402) ay nagsabi: “Ang 
[a:ga:-pa'o] ay tumutukoy sa isang uri ng pag-ibig sa 
isang tao o isang bagay na nadarama natin nang 
kusa at ayon sa sarili nating kagustuhan dahil sa 
malilinaw na kadahilanan, naiiba rito ang [phi-le'o] 
dahil nagpapahiwatig naman ito ng magiliw at ma- 
pagmahal na uri ng pag-ibig na likas nating nada- 
rama sa ating puso para sa mga kamag-anak o mga 
kaibigan, at para sa mga bagay na itinuturing na- 
ting nakalulugod.” 

Kapansin-pansin na ginamit ang dalawang pandi- 
wang ito sa Juan 21. Makalawang ulit na tinanong 
ni Jesus si Pedro kung iniibig siya nito, anupat gina- 
mit niya ang pandiwang a:ga-pa0o. Sa dalawang 
pagkakataong iyon, marubdob na tiniyak ni Pedro 
na may pagmamahal siya kay Jesus, anupat gi- 


PAGMAMAHAL 


namit naman niya ang mas magiliw na salitang 
phi-leo. (Ju 21:15, 16) Nang dakong huli, itinanong 
ni Jesus: “May pagmamahal ka ba sa akin?” At mu- 
ling sinabi ni Pedro na mayroon nga. (Ju 21:17) Sa 
gayon ay tiniyak ni Pedro kay Jesus ang kaniyang 
mainit at personal na pagkagiliw para rito. 

Ang pag-ibig na pangkapatid (sa Gr., phi-la-del- 
phi'a, sa literal, “pagmamahal sa kapatid”) ay dapat 
umiral sa gitna ng lahat ng miyembro ng kongrega- 
syong Kristiyano. (Ro 12:10: Heb 13:1, tingnan din 
ang 1Pe 3:8.) Sa gayon, ang mga ugnayan sa loob 
ng kongregasyon ay dapat na maging malapit, ma- 
sidhi, at mainit gaya ng sa isang likas na pamilya. 
Bagaman ang mga miyembro ng kongregasyon ay 
nagpapakita na ng pag-ibig na pangkapatid, inuud- 
yukan silang gawin ito nang lalo pang higit.---1Te 4: 
9, 10. 

Ang salitang Griego na phi-lo'stor-gos, na nanga- 
ngahulugang “may magiliw na pagmamahal,” ay gi- 
nagamit hinggil sa isang taong may matalik at 
mainit na kaugnayan sa iba. Ang isa sa mga sali- 
tang-ugat ng tambalang terminong ito, ster go, ay 
kadalasan namang ginagamit upang tumukoy sa li- 
kas na pagmamahal, gaya ng umiiral sa pagitan ng 
mga miyembro ng pamilya. Pinasigla ng apostol na 
si Pablo ang mga Kristiyano na linangin ang kata- 
ngiang ito. (Ro 12: 10) Sinabi rin ni Pablo na ang mga 
huling araw ay kakikitaan ng mga taong “walang li- 
kas na pagmamahal” (sa Gr., a'stor-goi) at na ang 
gayong mga tao ay karapat-dapat sa kamatayan. 
--2Ti 3:3, Ro 1:31, 32. 

Ang pangngalang Griego na phi-li'a (pakikipagka- 
ibigan) ay minsan lamang lumilitaw sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, kung saan nagbabala si 
Santiago na “ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan 
ay pakikipag-alit sa Diyos . . . Samakatuwid, ang si- 
numang naghahangad na maging kaibigan [sa Gr., 
phi'los] ng sanlibutan ay ginagawa ang kaniyang 
sarili na kaaway ng Diyos."---San 4:4. 

Pagkagiliw sa Salapi. Ang isang tao ay maa- 
aring tubuan ng pag-ibig sa salapi (sa Gr., phi-lar- 
gyri'a, sa literal, “pagkagiliw sa pilak”) at magdulot 
ng malaking pinsala sa kaniyang sarili. (1Ti 6:10, 
Int) Noong unang siglo C.E., ang mga Pariseo ay 
mga maibigin sa salapi, at isa ito sa mga pagkakaki- 
lanlan ng mga tao sa mga huling araw. (Luc 16:14: 
2Ti 3:2) Kabaligtaran nito, ang paraan ng pamumu- 
hay ng isang Kristiyano ay dapat na maging 'mala- 
ya mula sa pag-ibig sa salapi (sa Gr., a-phi-lar gy- 
ros, sa literal, “walang pagkagiliw sa pilak”). (Heb 
13:5) Sa kongregasyong Kristiyano, upang maabot 
ng isa ang katungkulan ng tagapangasiwa, ang isa 
sa mga kuwalipikasyon na kailangan niyang matu- 
gunan ay ang pagiging “hindi maibigin sa salapi.” 
-ITi 3:3. 


PAGMAMAPURI 


Magiliw na Pagmamahal (Magiliw na Pag- 
kamahabagin). Kadalasan nang nakaaapekto sa 
katawan ang masisidhing emosyon. Dahil dito, ang 
salitang Griego para sa mga bituka (splag 'khna) ay 
kadalasang ginagamit upang tumukoy sa “magiliw 
na pagmamahal” o “magiliw na pagkamahabagin.” 
--Tingnan ang 2Co 6:12, 7:15, Fil 2:1: Col 3:12, Flm 
7, 12, 20, 1Ju 3:17, tingnan ang HABAG. 


PAGMAMAPURI [sa Ingles, pride]. Labis-labis 
na pagpapahalaga sa sarili, di-makatuwirang pagka- 
dama ng pagiging nakahihigit sa iba kung tungkol 
sa talino, kagandahan, kayamanan, posisyon, at iba 
pa, mapanghamak na paggawi o pakikitungo, wa- 
lang pakundangan o mapagmataas na pag-uugali: 
palalong pagkilos. Sa ilang kaso, ang pagmamapuri 
ay maaaring magkaroon ng mabuting kahulugan na 
tumutukoy sa pagkalugod o pagkagalak dahil sa 
isang partikular na gawa o tinataglay. Ang ilang 
singkahulugan ng pagmamapuri ay egotismo, pag- 
mamataas, kapalaluan. 

Ang pandiwang Hebreo na ga-ah'ay literal na na- 
ngangahulugang “tumaas” at ito ang salitang-ugat 
ng maraming salitang Hebreo na nagtatawid ng ide- 
ya ng pagmamapuri. Ang kaugnay na mga anyong 
ito ay isinasalin bilang “kapalaluan,” “pagtataas sa 
sarili,” at, kapuwa sa mga diwang mabuti at masa- 
ma, “karilagan,” at “kadakilaan. ”---Job 8:11, Eze 47:5, 
Isa 9:9; Kaw 8:13: Aw 68:34: Am 8:7. 

Ang salitang Griego na kau-khao:mai na na- 
ngangahulugang “maghambog, magmapuri, mag- 
bunyi,” ay ginagamit din kapuwa sa mabuti at 
masamang diwa, anupat ang konteksto ang nagbibi- 
gay-linaw kung paano ito ginamit.--1Co 1:29; Ro 
2:17: 5:2. 

Mapanlinlang at Mapaminsala ang Pagma- 
mapuri. Maaaring hindi kinikilala ng taong ma- 
pagmapuri na siya ay mapagmapuri at maaaring bi- 
nibigyan niya ng ibang dahilan ang kaniyang mga 
pagkilos dahil ayaw niyang tanggapin na siya ay 
mapagmapuri. Ang bawat isa ay dapat na lubusang 
magsuri ng kaniyang sarili at ng kaniyang mga mo- 
tibo upang matiyak kung nagtataglay siya ng masa- 
mang katangiang ito. Ipinakita ng apostol na si Pablo 
ang pangangailangan ng isang tao na magkaroon ng 
tamang motibo, at ng kaalaman hinggil sa kani- 
yang sarili mismo may kinalaman sa bagay na ito, 
nang sabihin niya: “Kung ibinibigay ko ang lahat ng 
aking mga pag-aari upang pakainin ang iba, at 
kung ibinibigay ko ang aking katawan, upang ako 
ay makapaghambog [kau-khe'so:mai], ngunit wala 
akong pag-ibig, hindi ako nakikinabang sa paanu- 
man.”--1Co 13:3. 

Kung gayon, ang pagmamapuri ay dapat na alisin 
ng isang tao sa kaniyang personalidad para sa kani- 
yang sariling kapakinabangan. Higit na mahalaga, 


682 


dapat niya itong gawin kung nais niyang palugdan 
ang Diyos. Dapat pa nga itong kapootan ng isa, sa- 
pagkat sinasabi ng Salita ng Diyos: “Ang pagkatakot 
kay Jehova ay nangangahulugan ng pagkapoot sa 
masama. Ang pagtataas sa sarili at pagmamapuri at 
ang masamang lakad at ang tiwaling bibig ay kina- 
popootan ko.”--Kaw 8:13. 

Mapapahamak ang isang indibiduwal kung hindi 
niya iwawaksi ang kaniyang pagmamapuri. “Ang 
pagmamapuri ay nauuna sa pagbagsak, at ang pala- 
long espiritu bago ang pagkatisod” (Kaw 16:18), at 
“ang bahay ng mga palalo ay gigibain ni Jehova.” 
(Kaw 15:25) May maraming halimbawa ng pagbag- 
sak ng mapagmapuring mga indibiduwal, dinastiya, 
at mga bansa.--Lev 26:18, 19, 2Cr 26:16, Isa 13:19, 
Jer 13:9: Eze 30:6, 18, 32:12, Dan 5:22, 23, 30. 

Mapanlinlang ang pagmamapuri. Nagpapayo ang 
apostol na si Pablo: “Kung iniisip ng sinuman na 
siya ay mahalaga samantalang siya ay walang anu- 
man, nililinlang niya ang kaniyang sariling isipan.” 
(Gal 6:3) Waring pinipili ng taong mapagmapuri 
ang daan na pinakakapaki-pakinabang para sa kani- 
ya, ngunit hindi niya isinasaalang-alang ang Diyos. 
(Ihambing ang Jer 49:16, Apo 3:17.) Sinasabi ng Bi- 
bliya: “Mas mabuti ang magkaroon ng mapagpa- 
kumbabang espiritu kasama ng maaamo kaysa ma- 
kihati sa samsam kasama ng mga palalo.”---Kaw 
16:19. 

Paghahambog. Ang pandiwang Griego na kau- 
kha'o:mai (maghambog) ay kalimitang ginagamit sa 
diwang mapag-imbot na pagmamapuri. Ipinakikita 
ng Bibliya na walang sinuman ang may anumang sa- 
ligan para ipaghambog ang kaniyang sarili o ang ka- 
niyang mga nagawa. Sa kongregasyong Kristiyano 
sa Corinto noon, may ilan na nagmamalaki hinggil sa 
kanilang sarili o sa ibang mga tao, anupat lumilikha 
ng mga pagkakabaha-bahagi sa loob ng kongrega- 
syon. Sila ay nag-iisip ayon sa laman, anupat tumiti- 
ngin sa mga tao sa halip na kay Kristo. (1Co 1:10-13, 
3:3, 4) Ang mga taong ito ay hindi interesado sa es- 
pirituwal na kapakanan ng kongregasyon, kundi nais 
nilang maghambog may kaugnayan sa panlabas na 
mga kaanyuan, anupat hindi talaga nagnanais na tu- 
mulong sa kanilang mga kapuwa Kristiyano upang 
makapaglinang ang mga ito ng mabuting puso sa ha- 
rap ng Diyos. (2Co 5:12) Dahil dito, ang kongregasyon 
ay sinaway nang matindi ng apostol na si Pablo, anu- 
pat ipinakita niyang walang dahilan upang ipagham- 
bog nila ang sinuman kundi ang Diyos na Jehova la- 
mang at ang mga ginawa Niya para sa kanila. (1Co 1: 
28, 29: 4:6, 7) Ang alituntunin ay: “Siya na nagha- 
hambog, ipaghambog niya si Jehova. ”---1Co 1:31, 2Co 
10:17. 

Higit pa rito ang ginawang pagtuligsa ng kapatid 
sa ina ni Jesus na si Santiago sa mga naghahambog 
tungkol sa ilang proyekto sa sanlibutan na binabalak 


683 


nilang isagawa, anupat sinabi niya sa kanila: “Ipi- 
nagmamapuri ninyo ang inyong pangahas na mga 
pagyayabang. Ang lahat ng gayong pagmamapuri 
ay balakyot. ”--San 4:13-16, ihambing ang Kaw 27:1. 

Isang Mabuting Kahulugan. Ang salitang 
Hebreo na ga-ah, ang salitang Griego na kau- 
kha'omai, at ang kaugnay na mga anyo ng mga ito 
ay ginagamit din sa positibong diwa upang tumu- 
koy sa pagmamapuri o sa kaluguran dahil sa isang 
gawa o tinataglay. Tinukoy ng salmista ang Israel 
bilang “ang pagmamapuri ng Jacob, na iniibig [ni 
Jehovaj.” (Aw 47:4) Sa isang hula ng pagsasauli, si- 
nabi ni Isaias na ang bunga ng lupain ay magiging 
“isang bagay na maipagmamalaki.” (Isa 4:2) Sinabi 
ng apostol sa kongregasyon ng Tesalonica na, bi- 
lang resulta ng kanilang pananampalataya, pag- 
ibig, at pagbabata, “ipinagmamapuri namin mismo 
kayo sa gitna ng mga kongregasyon ng Diyos.” 
(2Te 1:3, 4) Ipinagmamapuri ng mga Kristiyano na 
si Jehova ang kanilang Diyos, na nakilala nila siya, 
at na kaniyang kinikilala sila. Sinusunod nila ang si- 
mulaing: “Ang nagyayabang tungkol sa kaniyang 
sarili ay magyabang dahil sa mismong bagay na 
ito, sa pagkakaroon ng kaunawaan at sa pagkakaro- 
on ng kaalaman tungkol sa akin, na ako ay si Jeho- 
va, ang Isa na nagpapakita ng maibiging-kabaitan, 
katarungan at katuwiran sa lupa. "---Jer 9:24: iham- 
bing ang Luc 10:20. 


PAGNANAKAW. Tingnan ang MAGNANAKAW. 


PAGPAPABANAL. Ang pagkilos o proseso 
kung saan ang isang indibiduwal o bagay ay gina- 
gawang banal, inihihiwalay, o ibinubukod para sa 
paglilingkod sa Diyos na Jehova o sa paggamit 
niya; ang kalagayan ng pagiging banal, pinabanal, 
o dinalisay. Ang “pagpapabanal” ay nagtutuon ng 
pansin sa pagkilos na nagbubunga, naghahayag, 
o nagpapanatili ng kabanalan. (Tingnan ang KABA- 
NALAN.) Ang mga salitang hinalaw sa pandiwang 
Hebreo na qa-dhash' at ang mga salitang kaugnay 
ng pang-uring Griego na haggi-os ay isinasalin bi- 
lang “banal,” “pinabanal,” “ginawang sagrado,” at 
“ibinukod.” 

Higit na mauunawaan ang paksang ito kapag isi- 
naalang-alang kung paano ginamit ang mga salita 
sa orihinal na mga wika. Sa Kasulatan, ikinakapit 
ang mga ito (1) sa Diyos na Jehova, (2) kay Jesu- 
Kristo, (3) sa mga anghel, (4) sa mga tao at mga ha- 
yop, (5) sa mga bagay, (6) sa mga yugto ng pana- 
hon o sa mga pangyayari, at (7) sa mga pag-aaring 
lupain. Kung minsan ang salitang Hebreo para sa 
“pabanalin” ay ginagamit sa diwa ng paghahanda sa 
sarili upang mapasaangkop na kalagayan. Inutusan 
ni Jehova si Moises na sabihin sa nagrereklamong 
mga Israelita: “Pabanalin ninyo ang inyong sarili 


PAGPAPABANAL 


para sa kinabukasan, dahil tiyak na kakain kayo ng 
karne.” (Bil 11:18) Bago tumawid sa Ilog Jordan ang 
Israel, ipinag-utos naman ni Josue: “Pabanalin nin- 
yo ang inyong sarili, sapagkat bukas ay gagawa si 
Jehova ng mga kamangha-manghang bagay sa git- 
na ninyo.” (Jos 3:5) Sa lahat ng kaso, ang termino ay 
may relihiyoso, espirituwal, at moral na diwa. Maa- 
ari itong magpahiwatig ng paglayo mula sa anu- 
mang bagay na di-nakalulugod kay Jehova o masa- 
ma sa paningin niya, kabilang na ang pisikal na 
karumihan. Sinabi ng Diyos kay Moises: “Pumaroon 
ka sa bayan, at pabanalin mo sila ngayon at bukas, 
at labhan nila ang kanilang mga balabal. . . . sapag- 
kat sa ikatlong araw ay bababa si Jehova sa paningin 
ng buong bayan sa ibabaw ng Bundok Sinai.” (Exo 
19:10, 11) Dito, ang salita ay ginagamit upang ma- 
ngahulugan ng pagdadalisay o paglilinis, gaya sa 
2 Samuel 11:4, na kababasahan: 'Pinababanal niya 
ang kaniyang sarili mula sa kaniyang karumihan." 

Sinabi ni Jehova sa Israel na dapat silang maging 
hiwalay sa mga bansa sa sanlibutan at maging ma- 
linis mula sa mga gawain ng mga iyon, binigyan 
niya ng mga kautusan ang Israel upang maingatan 
silang nakabukod, anupat kabilang na rito ang mga 
kautusan na nagsasabi kung ano ang malinis at 
kung ano ang marumi para kainin. Pagkatapos ay 
ibinigay niya sa kanila ang dahilan: “Sapagkat ako 
ay si Jehova na inyong Diyos, at pabanalin ninyo 
ang inyong sarili at magpakabanal kayo, sapagkat 
ako ay banal.”--Lev 11:44. 

Diyos na Jehova. Ang Diyos na Jehova ay ba- 
nal at ganap na malinis. Bilang ang Maylalang at 
ang Soberano ng Sansinukob, may karapatan siya sa 
bukod-tanging pagsamba ng lahat ng kaniyang mga 
nilalang. Kaya naman sinasabi niya na ipakikita niya 
ang kaniyang kabanalan, anupat kikilos siya upang 
pabanalin ang kaniyang sarili at ang kaniyang pa- 
ngalan sa paningin ng lahat ng nilalang: “Tiyak na 
dadakilain ko ang aking sarili at pababanalin ko ang 
aking sarili at ipakikilala ko ang aking sarili sa pani- 
ngin ng maraming bansa, at kanila ngang makikila- 
la na ako ay si Jehova.” (Eze 38:23) Siya at ang kani- 
yang pangalan ay dapat na “pabanalin” niyaong mga 
naghahangad ng kaniyang lingap, at ng buhay, sa- 
makatuwid nga, dapat nilang panatilihin ang panga- 
lang iyon sa wastong dako nito bilang hiwalay at na- 
katataas sa lahat ng iba pang pangalan. (Lev 22:32, 
Isa 8:13, 29:23) Itinuro ni Jesus sa kaniyang mga ta- 
gasunod ang pangunahing bagay na dapat ipana- 
langin: “Ama namin na nasa langit, pakabanalin 
[o, “ituring na sagrado, ituring na banal”] nawa ang 
iyong pangalan.”---Mat 6:9, tlb sa Rbi8. 

Jesu-Kristo. Pinili ng Diyos na Jehova ang ka- 
niyang bugtong na Anak at isinugo niya ito sa lupa 
upang gawin ang isang pantanging gawain alang- 
alang sa pangalan ng Diyos at upang ibigay ang 


PAGPAPABANAL 


kaniyang buhay bilang pantubos para sa sangkata- 
uhan. Ngunit hindi siya tinanggap at iginalang ng 
bansang Judio bilang ang isinugong iyon; sa halip, 
itinanggi nila ang kaniyang pagiging anak at ang 
posisyon niya may kaugnayan sa kaniyang Ama. 
Tumugon siya sa kanila: “Sinasabi ba ninyo sa akin 
na pinabanal ng Ama at isinugo sa sanlibutan, ‘Na- 
mumusong ka, sapagkat sinabi ko, Ako ang Anak 
ng Diyos?”—Ju 10:36. 

Sumulat ang apostol na si Pedro sa mga Kristiya- 
no, anupat sinabihan niya sila na “pabanalin ang 
Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso.” Ipi- 
nakita niya na yaong gumagawa nito ay iiwas sa 
masama at gagawa ng mabuti. Ang mga tao ng 
mga bansa ay nagtataglay sa kanilang mga puso 
ng pagkasindak at pagkatakot sa mga tao at sa iba 
pang mga bagay. Ngunit para sa isang Kristiyano, 
dapat magkaroon ng tamang dako si Kristo sa ka- 
niyang pagmamahal at mga motibo. Nangangahu- 
lugan ito ng pagkilala sa posisyon ni Kristo bilang 
ang Punong Ahente ng Diyos ukol sa buhay, ang 
Mesiyanikong Hari, ang Mataas na Saserdote ng 
Diyos, at ang isa na nagbigay ng kaniyang buhay 
bilang pantubos. Dapat din niyang palaging isaisip 
ang halimbawa ni Kristo hinggil sa mabuting pag- 
gawi at dapat siyang magtaglay ng isang mabuting 
budhi may kaugnayan sa sarili niyang paggawi bi- 
lang isang Kristiyano. Kung may isang tao, isang 
tagapamahala pa nga, na may-kabagsikang humi- 
hingi ng katuwiran para sa pag-asa niya, ang isang 
Kristiyano na nagpapabanal kay Kristo sa kaniyang 
puso ay gagawa ng mainam na pagtatanggol, ngu- 
nit taglay ang mahinahong kalooban at matinding 
paggalang.---1Pe 3:10-16. 

Mga Anghel. Ang mga anghel ng Diyos ay ti- 
nawag ni Jesus na mga “banal” na anghel, pinaba- 
nal, ibinukod para sa banal na paggamit ni Jehova. 
(Mar 8:38, Luc 9:26, ihambing ang Aw 1033:20.) Hu- 
maharap sila sa sagradong presensiya ni Jehova, 
anupat nakikita nila ang kaniyang mukha.--Mat 
18:10, Luc 1:19. 

Mga Tao at mga Hayop. Noong sinaunang 
mga panahon, ang Diyos ay may piniling mga tao 
na ninais niyang gamitin para sa bukod-tanging 
paglilingkod sa kaniya, at pinabanal niya sila. Nang 
ipasiya niyang gamitin ang mga lalaki na mula sa 
tribo ni Levi upang mag-asikaso sa sagradong ta- 
bernakulo at gumanap sa mga paglilingkod dito, si- 
nabi niya kay Moises: “Kung tungkol sa akin, nari- 
to! kinukuha ko ang mga Levita mula sa mga anak 
ni Israel na kahalili ng lahat ng panganay na nag- 
bubukas ng bahay-bata ng mga anak ni Israel: at 
ang mga Levita ay magiging akin. Sapagkat ang la- 
hat ng panganay ay akin. Nang araw na saktan ko 
ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto ay pi- 


684 


nabanal ko sa akin ang lahat ng panganay sa Isra- 
el mula sa tao hanggang sa hayop. Sila ay magi- 
ging akin. Ako ay si Jehova.” Upang mapalaya ang 
mga panganay ng iba pang 11 tribo, hiniling sa 
mga Israelita na ibigay bilang kapalit ng mga ito 
ang lahat ng mga lalaki na mula sa tribo ni Levi. 
Pagkatapos ay magbibigay sila ng limang siklo 
(511) sa santuwaryo para naman sa bawat panga- 
nay na lalaki na labis sa kabuuang bilang ng mga 
lalaking Levita. Sa pamamagitan nito, napalaya ang 
mga panganay mula sa pagiging ibinukod para sa 
eksklusibong paglilingkod kay Jehova.--Bil 3:12, 
13, 46-48. 

Pagkaraan nito, ang lahat ng panganay na lalaki 
na nagbubukas ng bahay-bata ay itinuring na pina- 
banal ngunit sila'y inihaharap sa templo at tinutu- 
bos sa pamamagitan ng pagbabayad ng limang sik- 
lo (811). (Exo 13:2, Lev 12:1-4, Bil 18:15, 16) Yaong 
mga nasa ilalim ng panata ng pagka-Nazareo ay 
pinababanal sa panahon ng kanilang panata. (Bil 
6:1-8) Ang panganay ng mga alagang hayop ay pi- 
nababanal din, anupat dapat ihain, o sa ilang kaso, 
dapat tubusin.--Deu 15:19: tingnan ang PANGANAY. 

Mga saserdote. Nilayon din ni Jehova na mag- 
bukod ng isang pantanging pamilya sa tribo ni Levi 
upang maglingkod bilang kaniyang mga saserdote 
para sa paghahain, samakatuwid nga, si Aaron at 
ang kaniyang mga anak at ang kanilang mga ina- 
pong lalaki. (Exo 28:1-3, 41) Pagkatapos ay pi- 
nabanal sila lakip ang angkop na mga hain sa 
pamamagitan ng makasagisag at sunud-sunod na 
mga hakbang na inilalarawan sa Exodo kabana- 
ta 29. Pinabanal din ang walang-hanggang Mataas 
na Saserdote ni Jehova, si Jesu-Kristo, at ang kani- 
yang mga kapuwa saserdote, o mga katulong na 
saserdote, samakatuwid nga, yaong mga sumusu- 
nod sa yapak ni Kristo at pinahiran ng Diyos upang 
maging mga miyembro ng katawan ni Kristo.---2 Te 
2:13, Apo 1:6, 5:10. 

Proseso ng Pagpapabanal. May isang parti- 
kular na proseso o pamamaraan na dapat pagdaanan 
ng isang tao na pababanalin bilang isa na sumusu- 
nod sa yapak ni Kristo. Bilang paggamit sa salitang 
pabanalin sa diwa na dalisayin o linisin mula sa ka- 
salanan sa paningin ng Diyos, sumulat ang apostol 
na si Pablo: “Sapagkat kung ang dugo ng mga kam- 
bing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka 
na iwinisik doon sa mga nadungisan ay nakapagpa- 
pabanal hanggang sa ikalilinis ng laman, gaano pa 
ngang higit na ang dugo ng Kristo, na sa pamama- 
gitan ng walang-hanggang espiritu ay naghandog 
ng kaniyang sarili nang walang dungis sa Diyos, ay 
makapaglilinis ng ating mga budhi mula sa patay na 
mga gawa upang makapag-ukol tayo ng sagradong 
paglilingkod sa Diyos na buhay?"”---Heb 9:13, 14. 


685 


“Ang dugo ng Kristo” ay tumutukoy sa halaga ng 
kaniyang sakdal na buhay bilang tao, at ito ang nag- 
huhugas ng kasalanan ng taong nananampalataya 
sa kaniya. Samakatuwid, ito ay tunay (hindi la- 
mang sa makasagisag na paraan [ihambing ang Heb 
10:1-4]) na nagpapabanal sa ikadadalisay ng laman 
ng mananampalataya, sa pangmalas ng Diyos, anu- 
pat nagkakaroon ng malinis na budhi ang mana- 
nampalataya. Gayundin, ipinahahayag ng Diyos na 
matuwid ang gayong mananampalataya at ginaga- 
wang karapat-dapat na maging isa sa mga katulong 
na saserdote ni Jesu-Kristo. (Ro 8:1, 30) Ang gayong 
mga indibiduwal ay tinatawag na ha'gi-oi, “mga ba- 
nal,” “mga santo” (KJ), o mga taong pinabanal ukol 
sa Diyos.---Efe 2:19: Col 1:12, ihambing ang Gaw 20: 
32, na may binabanggit na “mga pinabanal [tois he- 
gi-a-sme"nois].” 

Kaya ang proseso para sa magiging mga kasa- 
mang tagapagmana ni Kristo ay, una, inilalapit sila 
ng Diyos na Jehova kay Jesu-Kristo sa pamamagi- 
tan ng pananampalataya sa katotohanan ng Salita 
ng Diyos. (Ju 6:44: 17:17; 2Te 2:13) Palibhasa'y ti- 
nanggap na ni Jehova, sila ay hinugasan nang ma- 
linis, pinabanal na, ipinahayag nang matuwid sa 
pangalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa es- 
piritu ng ating Diyos.” (1Co 6:11) Sa gayon, si Kristo 
sa kanila ay naging 'karunungan, katuwiran, at pag- 
papabanal at pagpapalaya sa pamamagitan ng pan- 
tubos.” (1Co 1:30) Tungkol sa mga ito, sinabi ng 
apostol na si Pablo: “Sapagkat kapuwa siya [si Kris- 
to] na nagpapabanal at yaong mga pinababanal ay 
nagmumulang lahat sa isa, at sa dahilang ito ay hin- 
di niya ikinahihiyang tawagin silang ‘mga kapatid.’ ” 
(Heb 2:11) Sila ay naging “mga anak ng Diyos” at 
“mga kapatid” ng Pangunahing Anak ng Diyos sa 
pamamagitan ng pagiging inianak sa espiritu.---Ro 
8:14-17: Ju 3:5, 8. 

Dapat panatilihin. Ang proseso ng pagpapa- 
banal ay hindi ginagawa ng isang panig lamang. 
Dapat panatilihin ng isang mananampalataya ang 
kaniyang kalagayan bilang pinabanal yamang ma- 
aari niya itong maiwala. 

Nagbigay si Kristo Jesus ng parisan para sa mga 
pinabanal. (Ju 13:15) Sa kaniyang panalangin sa 
Diyos, sinabi niya: “Pinababanal ko ang aking sarili 
alang-alang sa kanila, upang sila rin ay mapabanal 
sa pamamagitan ng katotohanan.” (Ju 17:19) Nana- 
tiling walang kapintasan si Jesus at iningatan niya 
ang kaniyang katayuan bilang ibinukod sa layu- 
ning pabanalin ang kaniyang mga tagasunod. Dapat 
nilang ingatan ang kanilang kalagayan bilang pi- 
nabanal hanggang sa katapusan ng kanilang bu- 
hay sa lupa. Para magawa ito, dapat nilang iwasan 
ang mga bagay na walang dangal at ang mga ta- 
ong nagsasagawa ng mga bagay na walang dangal, 


PAGPAPABANAL 


upang sila'y maging “isang sisidlan para sa isang 
marangal na layunin, pinabanal, kapaki-pakinabang 
sa may-ari sa kaniya, naihanda para sa bawat ga- 
wang mabuti.” (2Ti 2:20, 21) Dapat nilang matanto 
na binili sila sa pamamagitan ng sariling dugo ni 
Kristo, at na dahil sa kalooban ng Diyos ay 'pinaba- 
nal sila sa pamamagitan ng paghahandog ng kata- 
wan ni Jesu-Kristo nang minsanan.” (Heb 10:10) Pi- 
napayuhan sila na “itaguyod . . . ang pagpapabanal 
na kung wala nito ay walang taong makakakita sa 
Panginoon.”---Heb 12:14. 

Bagaman sila ay nasa di-sakdal na laman pa rin, 
na nakahilig sa paggawa ng kasalanan, maaaring 
magtagumpay ang mga pinabanal. Sa pagbababala 
hinggil sa panganib na maiwala nila ang kanilang 
kalagayan bilang pinabanal, ipinaalaala ni Pablo sa 
kanila na 'sa pamamagitan ng dugo ng [bagong] ti- 
pan ay pinabanal sila.” (Heb 10:29, Luc 22:20) Bilang 
Tagapamagitan ng bagong tipan, tinutulungan sila 
ni Kristo na matupad ang mga kundisyon ng tipan 
sa pamamagitan ng pagsunod at malinis na pag- 
gawi upang maingatan nila ang kanilang kalaga- 
yan bilang pinabanal. “Sa pamamagitan nga ng 
isang haing handog ay pinasakdal niya nang wa- 
lang hanggan yaong mga pinababanal.” (Heb 10:14) 
Bilang Tagapamagitan at Mataas na Saserdote, 'na- 
gagawa rin ni Kristo na iligtas nang lubusan yaong 
mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya.” (Heb 
7:25) Ngunit kung babalik sila sa pamimihasa sa ka- 
salanan, wala nang ikalawang hain pa, kundi ang 
naghihintay na lamang ay ang paghuhukom at pag- 
kapuksa.--Heb 10:26, 27. 

Kaya nga, ang mga pinabanal ay hindi tinawag 
para ipagpatuloy ang ginagawa nila bago sila pina- 
banal, o para balikan ang gayong landasin. Nagpa- 
payo ang apostol: “Sapagkat ito ang kalooban ng 
Diyos, ang pagpapabanal sa inyo, na umiwas kayo 
sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay dapat ma- 
kaalam kung paano susupilin ang kaniyang sariling 
sisidlan sa pagpapabanal at karangalan.” “Sapagkat 
tinawag tayo ng Diyos, hindi sa pagbibigay-daan sa 
karumihan, kundi may kaugnayan sa pagpapaba- 
nal.”--1Te 4:3, 4, 7. 

Ang Salita ng Diyos at ang espiritu. May 
malaking papel na ginagampanan ang Salita ng 
Diyos sa pagpapabanal, at dapat na maingat itong 
sundin upang mapanatili ang kalagayan bilang pi- 
nabanal. (Gaw 20:32) Isinusugo rin ng Diyos sa 
isang mananampalatayang pinabanal ang kaniyang 
banal na espiritu, na malakas na puwersang kumi- 
kilos sa mananampalataya para sa ikalilinis. Tinutu- 
lungan siya nito na maging masunurin, anupat 
pinananatili siya sa malinis na paraan ng pamumu- 
hay. (1Pe 1:2) Sa patnubay ng espiritu ng Diyos, 
ang mga mananampalatayang iyon ay posibleng 


PAGPAPABANAL 


maihandog bilang pinabanal, malinis, at kaayaaya 
sa Diyos. (Ro 15:16) Ang anumang karumihan ay 
pagwawalang-halaga sa espiritu ng Diyos at 'maka- 
pipighati' rito. (Efe 4:30, 1Te 4:8, 5:19) Maaari pa 
nga itong humantong sa pamumusong laban sa ba- 
nal na espiritu, na walang kapatawaran.--Mat 12: 
31, 32, Luc 12:8-10. 

Pagpapabanal ng mga Dako. Ang dakong ti- 
natahanan ni Jehova o ang anumang dakong tinata- 
hanan niya sa makasagisag na paraan ay isang da- 
kong pinabanal o banal, isang santuwaryo. Ang 
tabernakulo sa ilang at ang mga templong itinayo ni 
Solomon at ni Zerubabel (at muling itinayo at pina- 
laki ni Herodes na Dakila) ay tinawag na mig-dash' 
o qo'dhesh, mga dakong “ibinukod” o ‘banal.’ Ya- 
mang nasa gitna ng isang makasalanang bayan ang 
mga dakong ito, sa pana-panahon, ang mga ito ay 
kinailangang dalisayin (sa makasagisag o makalara- 
wang paraan) mula sa karungisan sa pamamagitan 
ng pagwiwisik ng dugo ng mga haing hayop.---Lev 
16:16. 

Jerusalem. Ang Jerusalem din, na lunsod ng 
dakilang Hari (Aw 48:1, 2, 135:21), at ang lugar na 
kinatatayuan nito ay itinuring na pinabanal. (Isa 48: 
1, 2: 52:1: Ne 11:1; Dan 9:24) Sa katulad na paraan, 
ang Bagong Jerusalem, na makalangit na lunsod, ay 
isang santuwaryo na doo'y tanging mga pinabanal 
na indibiduwal lamang ang pinahihintulutang pu- 
masok at hindi ang sinumang nagsasagawa ng anu- 
mang anyo ng karumihan (gaya ng espiritismo, 
pakikiapid, pagpaslang, idolatriya, at pagsisinunga- 
ling).--Apo 21:2, 22:14, 15, 19. 

Hardin ng Eden, isang santuwaryo. Sa pa- 
mamagitan ng anghelikong kinatawan, pumaroon si 
Jehova sa hardin ng Eden upang makipag-usap at 
magbigay ng tagubilin kina Adan at Eva, isa itong 
malinis, walang-kapintasan, at sakdal na dako, kung 
saan ang tao ay may pakikipagpayapaan sa Diyos. 
(Gen 1:28, 2:8, 9: 3:8, 9, Deu 32:4) Kaya naman pi- 
nalayas sina Adan at Eva mula rito nang maghi- 
magsik sila. Ang paraisong ito ay isang dakong ibi- 
nukod o pinabanal ng Diyos upang panirahanan ng 
malilinis at matuwid na mga tao. Yamang sina 
Adan at Eva ay naging mga makasalanan, pinala- 
yas sila upang hindi sila makakain mula sa punung- 
kahoy ng buhay at sa gayon ay mabuhay magpaka- 
ilanman sa kabila ng pagiging makasalanan.---Gen 
3:22-24. 

Ang nagniningas na palumpong at ang Bun- 
dok Sinai. Nang atasan ni Jehova si Moises na 
muling bumaba sa Ehipto upang hanguin ang Kani- 
yang bayan mula sa pagkaalipin, anupat isinugo 
niya si Moises taglay ang Kaniyang pinakaalaalang 
pangalan na Jehova (Exo 3:15, 16), ipinadala ng 


686 


Diyos ang kaniyang anghel, na nagpakita kay Moi- 
ses sa isang nagniningas na palumpong. Nang lu- 
mapit si Moises, inutusan siya ng kinatawang ang- 
hel ni Jehova na alisin ang kaniyang mga sandalyas 
dahil, sabi nito, “ang dakong kinatatayuan mo ay 
banal [qo dhesh] na lupa.”--Exo 3:1-5. 

Nang maglaon, noong magtipon ang bayan sa pa- 
anan ng Bundok Sinai, noong panahong ibigay ang 
tipang Kautusan, ipinag-utos ni Jehova kay Moises: 
“Magtakda ka ng mga hanggahan sa bundok at ga- 
win mo itong sagrado,” sapagkat naroroon si Jeho- 
va, anupat kinakatawanan ng kaniyang mga anghel. 
(Exo 19:23, Gal 3:19) Ang sinumang lumampas sa 
mga hanggahan ay papatayin, sapagkat walang si- 
numang di-awtorisado ang makalalapit sa presensi- 
ya ni Jehova. (Exo 19:12, 13) Gayunman, si Moises 
ay makalalapit yamang inatasan siya ng Diyos bi- 
lang tagapamagitan. Sa bagay na ito, makahulang 
lumarawan si Moises kay Jesu-Kristo, ang dakilang 
Tagapamagitan para sa mga pinahirang Kristiya- 
no, sa paglapit nila sa makalangit na Bundok Sion. 
--Heb 12:22-24. 

Mga kanlungang lunsod at mga kampo ng 
hukbo. May ilang lunsod sa Israel na ibinukod 
para sa pantanging layunin na maglaan ng dakong 
kanlungan para sa nakapatay nang di-sinasadya. 
Ang mga ito ay pinabanal, o binigyan ng “sagra- 
dong katayuan. ”--Jos 20:7-9. 

Ang mga kampo ng hukbo ng Israel ay mga dako 
na pinabanal, sapagkat ang Diyos ay ‘lumalakad sa 
loob ng kampo.” Dahil dito, kinailangang ingatan 
ang moral, espirituwal, at pisikal na kalinisan.---Deu 
23:9-14, 2Sa 11:6-11. 

Pagpapabanal ng mga Bagay. Yamang ang 
tabernakulo at ang templo ay mga gusaling pinaba- 
nal, ang mga bagay sa loob ng mga ito ay dapat 
ding maging banal, pinabanal. Ang kaban ng tipan, 
ang altar ng insenso, ang mesa ng tinapay na pan- 
tanghal, ang kandelero, ang altar ng handog na si- 
nusunog, ang hugasan, ang lahat ng mga kagami- 
tan, ang insenso at ang langis na pamahid, maging 
ang mga kasuutan ng mga saserdote, ay mga bagay 
na pinabanal. Tanging mga taong pinabanal---mga 
saserdote at mga Levita--ang maaaring humawak 
at magdala ng mga iyon. (Exo 30:25, 32, 35: 40:10, 
11; Lev 8:10, 11, 15, 30, Bil 4:1-33: 7:1) Ang mga sa- 
serdoteng naglilingkod sa tabernakulo ay nag-uukol 
ng “sagradong paglilingkod sa isang makasagisag 
na paglalarawan at isang anino ng makalangit na 
mga bagay; kung paanong si Moises, nang malapit 
na niyang gawin ang buong tolda, ay binigyan ng 
utos mula sa Diyos: Sapagkat sabi niya: “Tiyakin mo 
na gagawin mo ang lahat ng bagay ayon sa parisan 
ng mga iyon na ipinakita sa iyo sa bundok." "---Heb 
8:4, 5. 


687 


Mga hain at pagkain. Ang mga hain at mga 
handog ay pinabanal dahil inihahandog ang mga ito 
sa pinabanal na altar ayon sa itinakdang paraan. 
(Mat 23:19) Ang bahaging tinatanggap ng mga sa- 
serdote ay banal at hindi maaaring kainin ng mga 
hindi kabilang sa sambahayan ng mga saserdote, at 
kahit ang mga saserdote ay hindi maaaring kumain 
ng gayong mga bagay samantalang sila'y “maru- 
mi.” (Lev 2:3, 7:6, 32-34: 22:1-13) Gayundin, ang 
tinapay na pantanghal ay banal, pinabanal.-- 1Sa 
21:4: Mar 2:26. 

Kung paanong pinabanal ang pagkaing inilaan ni 
Jehova para sa kaniyang mga saserdote, ang pagka- 
ing inilalaan niya para sa kaniyang Kristiyanong 
mga lingkod ay pinabanal din, gaya ng nararapat sa 
lahat ng bagay na pinagsasaluhan o isinasagawa ng 
kaniyang pinabanal na mga lingkod. Nagbabala ang 
apostol na si Pablo laban sa mga taong walang bud- 
hi na nagtatanghal ng huwad na pagpapabanal, anu- 
pat “ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos 
ang pag-iwas sa mga pagkain na nilalang ng Diyos 
upang pagsaluhan nang may pasasalamat niyaong 
mga may pananampalataya at may-katumpakang 
nakaaalam ng katotohanan. Ang dahilan nito ay sa- 
pagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mainam, at 
walang anuman ang dapat itakwil kung ito ay tina- 
tanggap nang may pasasalamat, sapagkat ito ay na- 
pababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng 
panalangin ukol dito.” (1Ti 4:1-5) Kapag ipinahaha- 
yag ng Salita ng Diyos na malinis ang isang bagay, 
iyon ay malinis, at sa pamamagitan ng pagpapasa- 
lamat para rito sa panalangin ay tinatanggap iyon 
ng Kristiyano bilang pinabanal, at sa pagkain niya- 
on ay itinuturing siyang malinis ng Diyos. 

Mga ikapu. Ang ikapu ng mga butil, mga bu- 
nga, at mga kawan na ibinubukod ng mga Israelita 
ay itinuring na pinabanal at hindi maaaring gamitin 
sa ibang layunin. (Lev 27:30, 32) Alinsunod dito, 
hindi ituturing na walang-sala sa harap ng Diyos 
ang sinuman na gumagamit sa isang pinabanal na 
bagay sa maling paraan o nananakit o nagsasalita 
ng masama laban sa sinuman sa mga indibiduwal 
na pinabanal ng Diyos, kabilang na rito ang mga pi- 
nahirang kapatid ni Kristo. Ipinakita ito ni Jesus 
sa mga Judio noong akusahan nila siya ng pa- 
mumusong. (Ju 10:36) Nagbabala ang apostol na 
si Pedro tungkol sa pagkapuksang sasapit sa mga 
taong balakyot na inilalarawan niya bilang “mapu- 
sok, mapaggiit ng sarili, hindi nanginginig sa mga 
maluwalhati [na pinabanal ni Jehova] kundi nagsa- 
salita nang may pang-aabuso.'---2Pe 2:9-12, iham- 
bing ang Jud 8. 

Mga Yugto ng Panahon o mga Pangyayari. 
Sinasabi sa atin ng Bibliya ang ginawa ng Diyos 


PAGPAPABANAL 


nang matapos na niya ang kaniyang gawang pagla- 
lang sa lupa: “Sa ikapitong araw ay natapos ng Diyos 
ang kaniyang gawain ... , at siya ay nagpasimulang 
magpahinga . . . At pinasimulang pagpalain ng 
Diyos ang ikapitong araw at ginawa itong sagrado.” 
(Gen 2:2, 3) Samakatuwid, ang “araw” na ito ay da- 
pat gamitin ng mga tao bilang isang “araw” ng sa- 
gradong paglilingkod at pagsunod kay Jehova. Hin- 
di ito dapat dungisan ng sariling mga gawa ng tao. 
Samakatuwid, nilapastangan nina Adan at Eva ang 
“araw” na iyon nang magsimula silang magsarili, 
upang gawin kung ano ang kinalulugdan nila sa 
lupa, nang hiwalay sa kanilang Soberano, si Jehova. 
Nagpapatuloy pa rin ang “araw ng kapahingahan’ ng 
Diyos, ayon sa nakaulat sa Hebreo 3:11, 13, 4:1-11. 
Yamang pinabanal ng Diyos ang “araw” na ito, anu- 
pat ibinukod ito para sa kaniyang layunin, sa “araw” 
na ito ay lubusang matutupad ang layuning iyan 
ukol sa lupa kaayon ng katuwiran.--Ihambing ang 
Isa 55:10, 11. 

Ang mga araw ng Sabbath at ang pantanging 
mga araw ng piging ay pinabanal, tulad ng iba pang 
mga panahon, gaya ng taon ng Jubileo.---Exo 31:14, 
Lev 23:3, 7, 8, 21, 24, 27, 35, 36; 25:10. 

Pagpapabanal ng Lupain. Sa Israel, maaa- 
ring pabanalin ng isang tao para sa Diyos ang isang 
bahagi ng kaniyang mana. Ginagawa niya ito sa 
pamamagitan ng pagbubukod dito anupat ang bu- 
nga ng lupain ay mapupunta sa santuwaryo, o ma- 
aari niyang bayaran sa santuwaryo ang halaga ng 
lupain (samakatuwid nga, ang mga ani nito) ayon 
sa pagtaya ng saserdote. Kung ipasiya niyang tu- 
busin ito, kailangan niyang magdagdag ng isang 
ikalima ng halaga ng lupain (ibinabatay sa bilang 
ng pag-aani hanggang sa taon ng Jubileo) salig sa 
pagtaya ng saserdote. Sabihin pa, ang lupain ay 
ibabalik sa may-ari nito sa panahon ng Jubileo. 
—lLev 27:16-19. 

Maliwanag na ang kasunod na mga talata ay tu- 
mutukoy sa may-ari na hindi tumubos ng lupain 
kundi nagbenta niyaon sa ibang tao, at ayon sa kau- 
tusan hinggil dito, nagiging permanenteng pag-aari 
ng santuwaryo ang lupain sa panahon ng Jubileo. 
Tungkol sa kautusang ito, sa Levitico 27:20, 21, gani- 
to ang sinasabi ng Commentary ni Cook: “[Ang mga 
salitang iyon ay] maaaring tumutukoy sa isang kaso 
kung saan maaaring may-pandarayang ipinagbili 
ng isang tao ang kaniyang karapatan sa isang lupa- 
in at inangkin niya ang bayad matapos niyang ipa- 
nata ito ukol sa Santuwaryo.” O maaaring tumutukoy 
ang mga ito sa isang kaso kung saan patuloy pa ring 
ginagamit ng isang tao ang lupain at pansamantala 
niyang tinutupad ang kaniyang panata sa pamama- 
gitan ng pagbabayad ng isang takdang bahagi ng 
salaping pantubos bilang isang taunang upa ngunit 


PAGPAPABAYA 


noong dakong huli ay ibinenta niya sa iba ang kani- 
yang karapatan upang magkaroon siya ng salapi. 
Ang gayong lupain ay itinuturing na “nakatalaga,” 
dahil minalas niya bilang kaniya yaong bagay na 
pinabanal ukol sa santuwaryo, anupat winalang- 
galang niya ang pagpapabanal dito nang ikalakal 
niya ito. 

Ang simulain ay maaaring katulad ng kautusan sa 
Deuteronomio 22:9: “Huwag mong hahasikan ang 
iyong ubasan ng dalawang magkaibang uri ng bin- 
hi, dahil baka ang kabuuang bunga ng binhi na iha- 
hasik mo at ang bunga ng ubasan ay mapapunta sa 
santuwaryo.” Gayon ang kahahantungan ng pagla- 
bag sa kautusang binanggit sa Levitico 19: 19. 

Nagkakaiba ang mga bagay na “pinabanal” at ang 
mga bagay na “nakatalaga” anupat ang bagay na 
“nakatalaga” ay hindi matutubos. (Tingnan ang PAG- 
BABAWAL.) Ganito rin ang sinusunod na paraan may 
kinalaman sa mga bahay. (Lev 27:14, 15) Gayun- 
man, kapag pinabanal ng isang tao ang isang lupain 
na binili niya mula sa minanang pag-aari ng iba, 
ang lupain ay ibabalik sa orihinal na may-ari nito sa 
panahon ng Jubileo.---Lev 27:22-24. 

Sa Pag-aasawa. Sinasabi ng apostol na si Pablo 
sa may-asawang Kristiyano: “Ang di-sumasampa- 
latayang asawang lalaki ay napababanal may ka- 
ugnayan sa kaniyang asawa, at ang di-sumasam- 
palatayang asawang babae ay napababanal may 
kaugnayan sa kapatid na lalaki, kung hindi, ang in- 
yong mga anak ay talagang magiging marurumi, 
ngunit ngayon ay mga banal sila.” Dahil sa pagpa- 
pahalaga ni Jehova sa isang Kristiyano, ang kaugna- 
yan niya sa kaniyang di-sumasampalatayang asawa 
ay hindi itinuturing na nagpaparungis. Ang kalini- 
san ng isang pinabanal ay hindi nakapagpapabanal 
sa kaniyang asawa upang maging isa sa mga banal 
ng Diyos, ngunit ang kaugnayan nila ay malinis at 
marangal. May mainam na pagkakataon ang di- 
sumasampalatayang asawa na magtamo ng mga 
pakinabang mula sa pagmamasid sa landasing Kris- 
tiyano ng sumasampalatayang asawa at maaaring 
siya mismo ay maligtas. (1Co 7:14-17) Dahil sa 'me- 
rito ng sumasampalatayang asawa, ang mga anak 
ng kanilang pag-aasawa ay itinuturing na banal, 
anupat nasa ilalim ng pangangalaga at pagsasang- 
galang ng Diyos--hindi marumi na gaya niyaong 
mga anak na wala man lamang isang sumasampa- 
latayang magulang.--Tingnan ang KABANALAN (Pi- 
nagpapala ni Jehova ang kabanalan). 


PAGPAPABAYA. Ang salitang ito ay nanga- 
ngahulugan ng hindi pagbibigay-pansin, pagwa- 
walang-bahala: hindi pag-aalaga o pag-aasikaso sa 
(isang tao o isang bagay): pagkabigong tumupad 
o magsagawa (ng mga utos, tungkulin, at iba pa). 
Ang salitang ito ay maaaring magpahiwatig na ki- 


688 


nusa o sinadya ang gayong pagkabigo, o nakaligta- 
an lamang iyon dahil sa kawalan ng interes o hindi 
pagbibigay ng sapat na pansin. 

Ang isa sa mga terminong Hebreo na may kahu- 
lugang “pagpapabaya” ay ang pandiwang para”, 
na literal na nangangahulugang “ilugay.” (Bil 5:18) 
May diwa ito na “pabayaang hindi nakaayos” kung 
sa pisikal na hitsura (Lev 10:6), “hindi masupil” 
kung tungkol sa paggawi (Exo 32:25), at “pabayaan” 
o “iwasan” ang disiplina. (Kaw 13:18, 15:32, iham- 
bing ang Exo 5:4, kung saan isinalin itong “pinatiti- 
gil.”) Ang isa pa ay ang salitang ʻazav’, na literal 
na nangangahulugang “pabayaan, talikdan.” (Deu 
29:25: 1Ha 12:8) Kaayon nito, pinasigla ni Nehemias 
ang mga tunay na mananamba na huwag “pabaya- 
an” ang bahay ng tunay na Diyos. (Ne 10:39: iham- 
bing ang 13:11.) Ang isa pang terminong Hebreo na 
tumutukoy sa pagpapabaya ay literal na nanganga- 
hulugang “kaluwagan,” gaya ng sa isang maluwag 
na busog.---Jer 48:10: ihambing ang Aw 78:57. 

Ang salitang Griego na a:me-le'o (mula sa a, “hin- 
di,” at melo, “pagmalasakitan”) ay mas malinaw na 
nagpapahiwatig ng kawalan ng pagkabahala o ma- 
lasakit, kaysa ng di-sinasadyang pagkaligta o pag- 
kabigong bigyang-pansin ang isang bagay. Matapos 
ilarawan ang matinding kaparusahan sa pagsuway 
sa Kautusang Mosaiko, sinabi ng apostol na si Pablo: 
“Paano tayo tatakas kung pinabayaan [sa Gr., a:me- 
le'san-tes, “hindi ikinabahala”] natin ang isang kalig- 
tasan na gayon kadakila anupat pinasimulan itong 
salitain sa pamamagitan ng ating Panginoon ... ha- 
bang ang Diyos ay kasamang nagpapatotoo?” Dito 
ay ipinahihiwatig niya na hindi ito isang pagkaligta 
lamang, kundi isang kawalan ng pagkabahala, isang 
'pag-anod papalayo” (tal 1), pagsuway sa salita ng 
Diyos na sinalita sa pamamagitan ng kaniyang bug- 
tong na Anak.---Heb 2:1-4, Int. 

Isang anyo ng salitang Griegong ito ang ginamit 
ni Mateo noong ilahad niya ang ilustrasyon ni Jesus 
tungkol sa piging ng kasalan. Ang mga inanyaya- 
han ng hari sa piging ng kasalan ng kaniyang anak 
ay hindi dumating. Bakit? Hindi dahil sa nakaligta- 
an nila iyon, kundi, “walang pagkabahala silang 
umalis, ang isa sa kaniyang sariling bukid, ang isa 
pa sa kaniyang pangangalakal.” Dahil sa kawalan 
nila ng pagkabahala, itinuring silang hindi karapat- 
dapat.--Mat 22:5, 8. 

Ang kabataang lalaki na si Timoteo ay binigyan 
ng mabigat na pananagutan bilang isang tagapa- 
ngasiwa sa Efeso. Pinaalalahanan siya ni Pablo: “Hu- 
wag mong pababayaan [o, di-bigyan ng sapat na 
pansin] ang kaloob na nasa iyo na ibinigay sa iyo sa 
pamamagitan ng panghuhula at nang ipatong sa 
iyo ng lupon ng matatandang lalaki ang kanilang 
mga kamay.” Kinailangan ni Timoteo ang masikap 


689 


na pagkilos upang hindi maging pabaya. Kinaila- 
ngan niyang magbuhos ng pansin sa kaniyang pag- 
babasa, wastong pagtuturo, paggawi, pagpapayo, 
at halimbawa, anupat nagpapakita ng pagkabahala 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng palagian at di- 
nababahaging pansin sa mga ito. Kung hindi ay ma- 
aari siyang mabigo dahil sa pagpapabaya, dahil sa 
kawalan ng tunay na pagkabahala sa pabor ng Diyos 
na ipinagkaloob sa kaniya.--1Ti 4:11-16, Int. 

Sinipi ni Pablo ang mga salita ni Jehova may ki- 
nalaman sa Israel kung saan tinukoy Niya ang ti- 
pang Kautusan, na sinasabi, “ang tipan kong iyon 
ay sinira nila, bagaman ako ang nagmamay-ari sa 
kanila bilang asawa.” (Jer 31:32) Sa halip na “baga- 
man ako ang nagmamay-ari sa kanila bilang asa- 
wa, ang Septuagint ay kababasahan: “at huminto 
ako sa pagkalinga sa kanila.” Walang alinlangang 
ipinaliliwanag nito kung bakit ang pagsipi sa He- 
breo 8:9 ay kababasahan: “Sapagkat hindi sila na- 
natili sa aking tipan, kung kaya't huminto ako sa 
pagkalinga [hindi nagpakita ng pagkabahala] sa 
kanila.” Tiyak na hindi naging pabaya si Jeho- 
va sa diwa na hindi siya nakapagbigay-pansin sa 
kanila o nakaligtaan niya sila. Sa halip, nagpakita 
siya ng matinding pagkabahala sa kaniyang kati- 
pang bayan hanggang sa ipagwalang-bahala nila 
ang kaniyang salita at maghimagsik sila laban sa 
kaniya. Noong pagkakataon iyon lamang at salig sa 
bagay na iyon kung kaya siya “huminto sa pagkali- 
nga [sa Gr., e:me'le-sa] sa kanila." 


PAGPAPADALISAY. Tingnan ang MALINIS, 
KALINISAN. 
PAGPAPAGAL. Tingnan ang PaGaGawa, PAGPA- 


PAGAL. 


PAGPAPAGALING, KAGALINGAN. Ang 
pagpapanauli sa kalusugan ng maysakit: ang pag- 
papabuti, o pagbuo, ng isang bagay na nasira o na- 
pinsala, ang pagpapagaling ng iba't ibang karam- 
daman at depekto, ang pagbalik ng isang tao sa 
mabuting kalagayan. Ang pandiwang Hebreo na ra- 
pha” at ang pandiwang Griego na i-a'0:mai ang pa- 
ngunahing mga salita sa Bibliya na naglalarawan sa 
gayong pagpapagaling kapuwa sa literal at sa ma- 
kasagisag na mga diwa. Ang pandiwang Griego 
na therapeu'o ay isinasaling ‘magpagaling’ at 'pa- 
galingin.” (Mat 4:23, 24) Kung minsan ay unti-unti 
ang pagpapagaling, sa ibang pagkakataon naman 
ay biglaan ito. 

Kabilang sa mga pagpapalang ipinagkaloob ni Je- 
hova sa buong sangkatauhan ay ang kakayahan ng 
kanilang pisikal na katawan na manauli o kusang 
gumaling kapag nasugatan ito o nagkasakit. Maaa- 
ring magrekomenda ang isang manggagamot ng 


PAGPAPAGALING, KAGALINGAN 


ilang pamamaraan upang mapabilis ang paggaling, 
ngunit sa katunayan, ang bigay-Diyos na kaka- 
yahan ng katawan na manauli ang siyang naka- 
pagpapagaling. Dahil dito, kinilala ng salmistang si 
David na bagaman isinilang siyang di-sakdal, maa- 
alalayan siya ng kaniyang Maylalang sa panahon 
ng pagkakasakit at mapagagaling ng Diyos ang la- 
hat ng kaniyang karamdaman. (Aw 51:5, 41:1-3, 
103:2-4) Pinanauli ni Jehova ang kalusugan ng ka- 
tawan ng may-sakit na si Job (Job 42:10) at nagla- 
an din ang Diyos ng pisikal na pagpapagaling sa ka- 
niyang bayang Israel.---Exo 15:26. 

Tungkol kay Jehova, nasusulat na kapuwa siya na- 
nunugat at nagpapagaling, at ginagawa niya ito sa 
literal at sa makasagisag na mga paraan. Kaya na- 
man, para sa kaniya, may panahon ng panunugat at 
may panahon ng pagpapagaling. (Deu 32:39: iham- 
bing ang Ec 3:1, 3.) Halimbawa, pinarusahan ni Je- 
hova ang di-tapat na si Jehoram, hari ng Juda, ng 
pisikal na karamdaman ng mga bituka na walang 
kagalingan. (2Cr 21:16, 18, 19) Kinilala ni Moises na 
si Jehova ang nagpasapit ng ketong kay Miriam, 
kaya naman namanhik siya sa Isa na tanging maka- 
pagpapagaling dito: “O Diyos, pakisuyo! Pagalingin 
mo siya, pakisuyo!” (Bil 12:10, 13) May kinalaman sa 
pag-aanak, pinagaling ni Jehova si Haring Abime- 
lec, ang asawa nito, at ang mga aliping babae nito 
pagkaraan ng isang krisis na kinasangkutan ni Sara 
at ng binhing ipinangako.---Gen 20:17, 18. 

Sa Bibliya, ang espirituwal na pagkasira, sa halip 
na ang pisikal na pagkasira, at ang kasunod na es- 
pirituwal na pagpapagaling, ay mga paksang may 
partikular na kahalagahan. Itinawag-pansin ang pa- 
nanagutan ng mga lider ng likas na Israel sa mga 
bagay na ito. “Mula sa propeta hanggang sa saser- 
dote, bawat isa ay gumagawi nang may kabulaa- 
nan” noong mga araw ni Jeremias, anupat kasabay 
nito ay nagkukunwari sila na pinagagaling nila ang 
pagkasira ng bayan ng Diyos at nag-aangking wala 
namang suliranin. (Jer 6:13, 14: 8:11) Sa bagay na 
ito ay kagayang-kagaya sila ng mga mang-aaliw ni 
Job, “mga manggagamot na walang kabuluhan.” 
--Job 13:4. 

Sa ilang pagkakataon, mga bagay naman na wa- 
lang buhay ang pinagaling, sa diwa na muling binuo 
ang mga ito, gaya ng gibang altar na inayos ni Elias. 
(1Ha 18:30) Gayundin, pinabuti, o pinagaling, ng 
propetang si Eliseo ang tubig na malapit sa Jerico 
upang hindi na ito magpangyari ng mga pagkalag- 
lag. (2Ha 2:19-22) Gayunman, lubusang dinurog ni 
Jeremias ang prasko ng magpapalayok anupat hin- 
di na ito makukumpuni pa, samakatuwid nga, hindi 
na mapagagaling, at sa gayon ay naglaan siya ng 
isang mainam na ilustrasyon. “Sa gayunding para- 
an,” ang sabi ni Jehova, “babasagin ko ang bayang 


PAGPAPAGALING, KAGALINGAN 


ito at ang lunsod na ito kung paanong binabasag ng 
isa ang sisidlan ng magpapalayok anupat hindi na 
iyon makukumpuni [isang anyo ng ra-pha”” sa li- 
teral, pinagaling].”--Jer 19:11: ihambing ang 2Cr 
36:15-17. 

Si Jesus at ang Kaniyang mga Kasamang Ta- 
gapagpagaling. Kinilala ni Jesu-Kristo na ang 
"pagtuturo at pangangaral ng mabuting balita ng ka- 
harian' ang pinakamahalaga sa kaniyang ministeryo 
at na ang ‘pagpapagaling ng bawat uri ng karamda- 
man sa gitna ng mga tao' ay pangalawahin lamang. 
Iyan ang dahilan kung bakit siya naawa sa mga pu- 
lutong, pangunahin na “sapagkat sila ay nabalatan 
at naipagtabuyan kung saan-saan tulad ng mga tu- 
pang walang pastol.”---Mat 4:23, 9:35, 36, Luc 9:11. 

Nagpakita rin ng pagkahabag ang Dakilang Gu- 
rong ito sa maraming tao na sumunod sa kaniya da- 
hil sa pag-asang pagagalingin niya sila sa kanilang 
pisikal na mga karamdaman. (Mat 12:15, 14:14: 
19:2: Luc 5:15) Ang kaniyang makahimalang gawa- 
ing pagpapagaling ay nagsilbing nakikitang tanda 
para sa kaniyang salinlahi at karagdagang katiba- 
yan ng kaniyang pagiging Mesiyas, gaya ng inihula. 
(Mat 8:16, 17) Inilarawan din nito ang mga pagpa- 
pala ng pagpapagaling na gagawin sa sangkatauhan 
sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian ng Diyos. 
(Apo 21:3, 4) Sa literal, pinagaling at pinanauli ni Je- 
sus ang kalusugan ng maraming tao---pilay, balda- 
do, bulag, pipi (Mat 15:30, 31), epileptiko, paralitiko 
(Mat 4:24), isang babaing dumaranas ng pagdurugo 
(Mar 5:25-29), isa na tuyot ang kamay (Mar 3:3-5), 
isang taong minamanas (Luc 14:2-4), at sa mara- 
ming pagkakataon, ang mga inaalihan ng demonyo 
ay pinalaya mula sa pagkaalipin kay Satanas.---Mat 
12:22: 15:22-28, 17:15, 18, Mar 1:34; Luc 6:18, 8:26- 
36, 9:38-42, Gaw 10:37, 38. 

Nagpagaling si Jesus ng mga tao sa iba't ibang pa- 
raan. Noong minsan, ang sinabi lamang ni Jesus ay 
“Tumayo ka, buhatin mo ang iyong teheras at luma- 
kad ka,” at napagaling na ang isang taong may sa- 
kit malapit sa tipunang-tubig ng Betzata. (Ju 5:2-9) 
Noong isa pang pagkakataon, sinabi lamang ni Jesus 
ang salita at, bagaman nasa malayo, ang maysakit 
ay napagaling. (Mat 8:5-13) May mga pagkakataon 
din na personal niyang ipinatong ang kaniyang ka- 
may sa maysakit (Mat 8:14, 15) o hinipo ang sugat 
at pinagaling iyon. (Luc 22:50, 51) May ilang taong 
may sakit na humipo lamang kay Jesus o sa palawit 
ng kaniyang kasuutan at pagkatapos ay napagaling 
na. (Mat 14:36, Mar 6:56: Luc 6:19: 8:43-47) At ka- 
hit maraming taon nang may karamdaman ang 
mga taong iyon ay napagaling niya sila.---Mat 9:20- 
22: Luc 13:11-13, Ju 5:5-9. 

Sinalansang si Jesus ng ibang mga tao, palibha- 
sa'y hindi sila nagpapahalaga sa kaniyang kamang- 


690 


ha-manghang gawaing pagpapagaling. Lubhang 
ikinagalit ng mga lider ng relihiyon ang pagpapaga- 
ling ni Jesus ng mga tao sa araw ng Sabbath. (Mat 
12:9-14: Luc 14:1-6, Ju 5:10-16) Sa isa sa mga pag- 
kakataong iyon, pinatahimik ni Jesus ang mga su- 
masalansang sa pagsasabi: “Mga mapagpaimbabaw, 
hindi ba kapag sabbath ay kinakalagan ng bawat isa 
sa inyo ang kaniyang toro o ang kaniyang asno mula 
sa kuwadra at inaakay ito upang painumin? Hindi 
ba nararapat lamang, kung gayon, na ang babaing 
ito na isang anak ni Abraham, at iginapos ni Sata- 
nas, narito! labingwalong taon nga, ay makalagan 
mula sa gapos na ito sa araw ng sabbath?”--Luc 
13:10-17. 

Hindi ang paggamit ni Jesus ng kaniyang sariling 
kapangyarihan, kaalaman, o karunungan ang nag- 
pagaling sa mga maysakit. Ni gumamit man siya ng 
hypnotherapy, psychotherapy, o anumang pamama- 
raang katulad nito. Sa halip, ang espiritu at kapang- 
yarihan ni Jehova ang nagpangyari ng gayong pag- 
papagaling. (Luc 5:17: 9:43) Gayunman, hindi lahat 
ay may sapat na pagpapahalaga upang magbigay ng 
kaluwalhatian sa Diyos dahil sa mga pagpapagaling 
na ito. (Luc 17:12-18) Sa ngayon, hindi lahat ay ku- 
mikilala sa walang-hanggan at nakapagpapagaling 
na mga kapakinabangang inilalaan sa pamamagitan 
ng haing pantubos ni Kristo.---IPe 2:24. 

Ang kapangyarihang ito ng pagpapagaling na 
mula sa Diyos ay iniatas ni Jesus sa iba na naging 
matalik niyang mga kasama sa kaniyang minister- 
yo. Nang isugo ang 12 apostol, at nang maglaon ay 
ang 70 alagad, binigyan sila ng kapangyarihang 
magpagaling ng mga maysakit. (Mat 10:5, 8, Luc 10: 
1, 8, 9) Pagkatapos ng Pentecostes ng 33 C.E., ang 
ilan, kabilang na sina Pedro, Juan, Felipe, at Pablo, 
ay binigyan ng kapangyarihang ito mula sa Diyos 
na makapagpagaling nang lubusan. (Gaw 3:1-16, 
4:14: 5:15, 16; 8:6, 7: 9:32-34, 28:8, 9) Pagkatapos na 
maitatag nang matibay ang Kristiyanismo, at nang 
mawala na ang mga apostol, nawala na rin ang ga- 
yong “mga kaloob na pagpapagaling.”--1Co 12:8, 
9, 28, 30, 13:8, 13. 

Mahalaga na ang nagsasagawa ng pagpapagaling 
ay may lubos na pananampalataya at pagtitiwa- 
la kay Jehova at kumilala, gaya ni Jesus, na ang 
pagpapagaling ay naisasagawa sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Diyos. (Mat 17:14-20, Ju 5:19) 
Gayunman, hindi kinailangang magkaroon ng pa- 
nanampalataya ang mga maysakit bago sila guma- 
ling. (Ju 5:5-9, 13) Ngunit marami sa kanila ang 
nagkaroon ng matibay na pananampalataya.---Mat 
8:5-13, 15:28, Mar 5:34: Luc 7:1-10, 17:19, Gaw 14:8- 
10; tingnan ang PANANAMPALATAYA. 

Noon, ang makahimalang pagpapagaling ay 
isang “tanda” ng suporta ng Diyos. (Gaw 4:22, 29, 


691 


30) Yaong mga tumangging kumilala sa tandang 
iyon ay bulag at bingi sa espirituwal. (Isa 6:10; Ju 
12:37-41) Yamang ang pagpapagaling na mula sa 
Diyos ay nagsilbing tanda para sa mga di-suma- 
sampalataya, hindi karaniwang isinasagawa ang 
mga ito alang-alang sa mga Kristiyanong inianak 
na sa espiritu. Kaya nang magkaproblema sa sik- 
mura si Timoteo, sa halip na magsagawa ng maka- 
himalang pagpapagaling, inirekomenda ni Pablo na 
uminom siya ng kaunting alak para sa kaniyang sa- 
kit.--ITi 5:23. 

Espirituwal na Pagpapagaling. Sa kabilang 
dako, kay Jehova nagmumula ang tunay na espiri- 
tuwal na pagpapagaling sa mga nagsisisi. Nanga- 
ngahulugan ito ng panunumbalik sa kaniyang pabor 
at ng muling pagtatamasa ng kaniyang mga pagpa- 
pala. (Isa 19:22, 57:17-19, Jer 33:6) Ang gayong 
pagpapagaling ay nagpapalakas sa mahihinang ka- 
may at nangangatog na mga tuhod, nagdidilat ng 
bulag na mga mata, nagpapanauli ng pandinig sa 
bingi, nagpapagaling sa pilay, at nagbibigay ng ka- 
kayahang magsalita sa pipi, pawang sa espirituwal 
na paraan. (Isa 35:3-6) Ngunit yaong mga ayaw 
magbago sa kanilang pag-aapostata ay hindi kailan- 
man makararanas ng pagpapagaling, o pagpapana- 
uli sa mabuting kalusugan at kasaganaan sa espiri- 
tuwal. (2Cr 36:15-17: Isa 6:10: Jer 30:12, 13, Gaw 
28:24-28) Sa katulad na paraan, hindi pagagalingin 
ang Ehipto, ang kaniyang Paraon, at ang “hari ng 
Asirya."--Jer 46:11, Eze 30:21, Na 3:18, 19. 

Ibinibigay ng Kasulatan ang lunas para sa mga 
taong may-sakit sa espirituwal.---Heb 12:12, 13, San 
5:14-16: Apo 3:18. 


PAGPAPAHID. 


PAPAHID. 


PAGPAPAKAHULUGAN. 
KAHULUGAN, PAGPAPAKAHULUGAN. 


PAGPAPALA.  Paggawang banal o pagpapaha- 
yag na banal sa isang bagay o persona, isang pag- 
hiling sa Diyos ukol sa kaniyang paglingap: pag- 
gagawad ng kabutihan: paglingap: pagpuri bilang 
banal, pagluwalhati, pagsasalita ng mabuti tungkol 
sa iba, pagsasanggalang o pagbabantay sa isa laban 
sa masama, pagdudulot ng kaligayahan. 

Ang iba't ibang anyo ng mga salitang Hebreo na 
karaniwang isinasalin bilang “pagpalain” o “pagpa- 
pala” ay lumilitaw nang mga 400 ulit sa Kasulatan. 
Kadalasan, ang pandiwang ba-rakh' ay isinasalin bi- 
lang “pagpalain.” Sa ilang talata, ang salitang ito ay 
isinasalin bilang “bumati na nawa'y mapabuti” (1Sa 
25:14) at “batiin” (2Ha 4:29, 1Cr 18:10). Ang anyong 
pangngalan ng salitang Hebreo ay masusumpu- 
ngan sa pangalan ng Mababang Kapatagan ng Bera- 


Tingnan ang PINAHIRAN, PAG- 


Tingnan ang PA- 


PAGPAPALA 


ca (nangangahulugang “Pagpapala”), sapagkat dito 
pinagpala ni Jehosapat at ng kaniyang bayan si Je- 
hova. (2Cr 20:26) Ang isa pang pandiwa na gayun- 
din ang anyo ay isinasalin naman bilang lumuhod." 
--Gen 24:11; 2Cr 6:13, Aw 95:6. 

Palibhasa'y naniniwala na magiging mapamu- 
song kahit ang pagtatala ng pagsumpa ng sinuman 
laban sa Diyos, binago ng mga Judiong Soperim, 
o mga eskriba ang ilang talata upang kabasahan ng 
“pagpalain” sa halip na “isumpa” (1Ha 21:10, 13: Job 
1:5, 11, 2:5, 9).--Tingnan ang apendise ng Rbi8, 
p. 1569. 

Ang pandiwang Griego na eu-10-ge0 ay literal na 
nangangahulugang “magsalita ng mabuti tungkol 
sa iba.” Sa Roma 16:18, ang terminong eu-lo-gi'a (sa 
literal, pagpapala) ay ginagamit sa di-kaayaayang 
diwa, bilang “mapamuring pananalita” na dumada- 
ya sa puso ng isa. 

Ginagamit ng Kasulatan ang mga salitang “pag- 
palain” at “pagpapala” sa apat na pangunahing as- 
pekto: (1) sa pagpapala ni Jehova sa mga tao, (2) sa 
pagpapala ng mga tao kay Jehova, (3) sa pagpapala 
ng mga tao kay Kristo: (4) sa pagpapala ng mga tao 
sa ibang mga tao. 

Pagpapala ni Jehova sa mga Tao. “Ang pag- 
papala ni Jehova---iyon ang nagpapayaman, at hin- 
di niya iyon dinaragdagan ng kirot.” (Kaw 10:22) Pi- 
nagpapala ni Jehova yaong mga sinasang-ayunan 
niya sa pamamagitan ng pagsasanggalang, pagpa- 
pasagana, paggabay, pagbibigay ng tagumpay, at 
paglalaan ng mga pangangailangan nila, anupat 
nagdudulot ng kapaki-pakinabang na resulta para sa 
kanila. 

Naipahayag ang kabutihang-loob ni Jehova para 
sa kaniyang mga nilalang sa lupa noong panahong 
likhain niya sila. May kinalaman sa mga hayop na 
nilalang noong ikalimang araw, ang pagpapalang 
binigkas ng Diyos ay isang kapahayagan ng kani- 
yang layunin para sa kanila. (Gen 1:22) Kung nana- 
tiling masunurin sina Adan at Eva, ang pagpapala 
ng Diyos sa kanila noong pagtatapos ng ikaanim na 
araw ay nakatulong sana sa kanila na patuloy na ta- 
masahin ang kaniyang paglingap, yamang inilaan 
niya ang lahat ng kanilang espirituwal at materyal 
na mga pangangailangan.---Gen 1:28, 2:9: 5:2. 

Nang matapos ni Jehova ang kaniyang gawang 
paglalang sa lupa sa loob ng anim na araw ng pagla- 
lang, kumpleto na ang lahat ng pangangailangan ng 
kaniyang mga nilalang. (Gen 1:31) Pagkatapos nito, 
ang Diyos ay nagpasimulang magpahinga, o hu- 
minto sa paggawang ito, at pinagpala niya ang 
ikapitong araw at ipinahayag iyon bilang sagrado 
o banal. Kaligayahan na may kalakip na walang- 
katapusang pagpapala ang pag-asang inilagay sa 
harapan ng tao.---Gen 2:3, Exo 20:11. 


PAGPAPALA 


Nang lumabas si Noe at ang kaniyang pamilya 
mula sa arka, nagpakita si Jehova ng paglingap sa 
kanila, anupat pinagpala niya sila at sinabi ang ka- 
niyang kalooban para sa kanila. Sa paggawa nila ng 
kalooban ni Jehova, mananagana sila dahil sa kani- 
yang paglingap at proteksiyon.---Gen 9:1. 

Ang pagpapala may kinalaman kay Abraham at 
sa kaniyang Binhi ay napakahalaga para sa buong 
sangkatauhan. (Gen 12:3; 18:18; 22:18) Pinagpala ni 
Jehova sina Abraham at Sara sa pamamagitan ng 
makahimalang pagpapanauli ng kanilang kakaya- 
hang mag-anak, anupat nagkaanak sila sa kanilang 
katandaan. (Gen 17:16, 21:2) Pinanagana niya si 
Abraham at ginamit siya upang lumarawan sa mas 
dakilang mga bagay. (Gal 4:21-26) Samakatuwid, 
ang pagpapala ng Diyos sa paglalaan Niya ng isang 
binhi kay Abraham ay may higit na kahulugan na 
mababanaag sa pangakong ang mga tao ng lahat ng 
mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ng isa 
na inilalarawan ni Isaac, si Jesu-Kristo.---Gal 3:8, 14; 
Gaw 3:25, 26, Heb 6:13-20. 

Ang pagpapala ni Jehova sa isang tao o bayan 
ay nakadepende sa pagsunod nito sa kaniya. (Exo 
23:25) Maliwanag na ipinakikita sa Deuteronomio 
kabanata 27 at 28 na ang sumpa ni Jehova, na 
humahantong sa matinding kaparusahan, ay nasa 
mga masuwayin, samantalang ang kaniyang pag- 
papala naman ay nasa mga masunurin, anupat nag- 
bubunga ng espirituwal na kasaganaan at sumasa- 
pat sa kanilang materyal na mga pangangailangan, 
at ito ay nakikita sa kanilang mga tahanan, lupain, 
supling, hayupan, suplay ng pagkain, paglalakbay, 
at sa lahat ng kanilang mga gawa. “Ang mga pag- 
papala ay para sa ulo ng matuwid.” (Kaw 10:6, 7) Ka- 
pag buong-katapatang sumusunod ang bayan ni Je- 
hova, nalulugod siyang 'buksan ang mga pintuan ng 
tubig sa langit at ibuhos ang isang pagpapala hang- 
gang sa wala nang kakulangan. '---Mal 3:10. 

Pagpapala ng mga Tao kay Jehova. Pinag- 
papala ng mga tao si Jehova pangunahin na sa 
pamamagitan ng pagpuri sa kaniya. Ang pagpa- 
pasalamat, pagkilala kay Jehova bilang ang pinag- 
mumulan ng lahat ng mga pagpapala, pagsasalita 
ng mabuti tungkol sa kaniya sa lahat ng pagkakata- 
on, at ang pagsamba at paglilingkod sa kaniya ay 
mga paraan din ng pagpapala kay Jehova. (Aw 
26:12) Ang pangangaral ng mabuting balita ay isa 
pang paraan ng pagpapala kay Jehova, yamang pi- 
napupurihan nito ang kaniyang pangalan at mga la- 
yunin.---Mat 24:14: Heb 13:15. 

Noon, pinagpala ng mga tao si Jehova dahil sa 
pagliligtas niya sa kaniyang bayan mula sa panini- 
il (Exo 18:9, 10): dahil sa paglalaan niya ng kanilang 
mga pangangailangan (Deu 8:10): dahil sa kaniyang 
dangal, kalakasan, pamamahala, at kagandahan bi- 


692 


lang ang Ulo ng lahat (1Cr 29:10-12, 20): dahil sa 
pagpapakilos niya sa kaniyang bayan upang supor- 
tahan ang pagsamba sa kaniya (2Cr 31:8), sa isang 
panalangin ng pagtatapat, dahil sa pag-iingat niya 
ng tipan at sa kaniyang awa (Ne 9:5, 31, 32): dahil sa 
pagbibigay niya ng karunungan at kalakasan (Dan 
2:19-23): dahil sa pagsasanggalang niya sa kani- 
yang mga lingkod at pagtatanghal niya ng kaniyang 
soberanya (Dan 3:28, 4:34). Paulit-ulit na pinagpa- 
pala ng aklat ng Mga Awit si Jehova at tinatawagan 
nito ang lahat ng nasa langit at nasa lupa na puri- 
hin ang kaniyang pangalan dahil sa marami niyang 
mariringal na katangian. Ang isa pang dahilan para 
pagpalain ng tao si Jehova ay ang pagkakaloob niya 
ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo.--Aw 16:7, 103: 
1, 20-22, 145:2, 10, Ju 3:16, ihambing ang Gaw 2:8- 
11: Apo 7:11, 12, 14:6, 7. 

Pagpapala ng mga Tao kay Kristo. Si Jesus 
mismo ay dapat ding pagpalain ng lahat. Pinagpala 
ni Elisabet ang ina ni Jesus na si Maria at ang di-pa- 
naisisilang noon na bunga ng bahay-bata nito. (Luc 
1:42) Dahil sa makalangit na pinagmulan ni Jesus, 
gayundin dahil sa pagdating niya sa pangalan ni Je- 
hova bilang kaniyang Anak, at sa kaniyang mi- 
nisteryo, hain, pagkasaserdote, paghahari, at di- 
sana-nararapat na kabaitan, makatuwiran lamang 
na ipagbunyi siya bilang isa na pinagpala. (Ju 12:13; 
2Co 8:9, Heb 1:2, 7:24-26) Bilang katuparan ng Awit 
118:26, noong panahon ng kaniyang matagumpay 
na pagpasok sa Jerusalem, malugod siyang tinang- 
gap ng pulutong bilang ang isa na pinagpala ni 
Jehova. (Mat 21:9) Pagpapalain siya ng lahat ng 
mga anghelikong nilalang at mga tagalupa.---Apo 5: 
12, 13. 

Pagpapala ng mga Tao sa Ibang mga Tao. 
Di-tulad ni Jehova, na laging tumutupad ng pagpa- 
palang binibigkas Niya, kapag nagpapahayag ng 
pagpapala ang isang tao para sa ibang tao, maaaring 
wala siyang kakayahang tuparin ito. Sa Bibliya, ang 
pagpapahayag ng isang tao ng pagpapala ay kada- 
lasan nang isang pamamanhik para sa pagpapala ng 
Diyos, bagaman hindi ito laging binibigkas sa pama- 
magitan ng panalangin. Kaya naman, bagaman tao 
ang nagpapahayag ng gayong pagpapala, ang tala- 
gang Pinagmumulan niyaon ay ang Diyos. Karagda- 
gan pa, ang pagpapala ng tao sa ibang mga tao ay 
kadalasan nang maaaring isang kapahayagan ng 
pasasalamat, isang mapagpahalagang pagkilala sa 
kanilang maiinam na katangian o mahusay na tra- 
baho. 

Nang mangatuwiran si Pablo hinggil sa kahigi- 
tan ng pagkasaserdote ni Melquisedec sa Levitikong 
pagkasaserdote, binanggit niya ang simulain na: 
“Hindi nga matututulan, ang mababa ay pinagpapa- 
la ng mas dakila.” (Heb 7:7) Dito, ang tinutukoy ni 


693 


Pablo ay ang kakayahang magpala at isakatuparan 
iyon, ang pagkakaroon ng awtoridad mula sa Diyos 
para magpala o ng kapangyarihan upang tuparin 
ang pagpapala. Si Melquisedec ay isang saserdote 
ng Diyos at isang hari, kaya naman sa pagbibigay 
niya ng pagpapala kay Abraham, makapagsasalita 
siya para sa Diyos nang may-awtoridad at sa maka- 
hulang paraan.---Gen 14:18-20, Heb 7:1-4. 

Kapag may mga indibiduwal na nakagagawa ng 
bagay na nagdudulot ng kapurihan kay Jehova, na- 
pakikilos ang iba na magpahayag ng pagpapala para 
sa mga ito. Pinagpala ni Moises si Bezalel at ang iba 
pang mga manggagawa nang matapos nila ang 
pagtatayo ng tabernakulo. (Exo 39:43) Sa maraming 
pagkakataon, ang mga saserdote at mga Levita, bi- 
lang espirituwal na mga lider ng Israel, ay inatasan 
na pagpalain ang bayan. (Bil 6:23-27: Lev 9:22, 23; 
Deu 10:8: 21:5: 1Cr 23:13, 2Cr 30:27) Pinagpala ng 
mataas na saserdoteng si Eli ang mga magulang ni 
Samuel dahil sa pagkakaloob nila ng kanilang anak 
para maglingkod sa templo. (1Sa 2:20, 21) Pinagpa- 
la ni David ang bayan matapos niyang dalhin sa 
Jerusalem ang Kaban. (2Sa 6:18, 1Cr 16:2) May- 
karunungang tinularan ni Solomon ang gayunding 
pagkilos noong ialay niya kay Jehova ang templo. 
(1Ha 8:14, 55) Pinagpala ng matanda nang si Si- 
meon ang mga magulang ni Jesus. (Luc 2:34) Pi- 
nagpala naman ni Jesus ang mga batang lumapit sa 
kaniya.---Mar 10:16. 

Mga Pagkakataon Upang Magpahayag ng Pag- 
papala. Sa pamamagitan ng panalangin, ang isa 
ay pumupuri at nagpapasalamat sa Diyos, anupat pi- 
nagpapala niya ang Diyos. Gayundin naman, siya ay 
nagsasalita para sa kapakanan niyaong mga nagkaka- 
isa sa pananampalataya at niyaong mga humahanap 
sa Diyos, anupat pinagpapala niya sila. Ang pagbig- 
kas o paghingi ng pagpapala para sa pagkain bago ku- 
main ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng 
panalangin. Sa gayong panalangin ay pinasasalama- 
tan at pinapupurihan si Jehova dahil sa kaniyang es- 
pirituwal at materyal na mga paglalaan, anupat hini- 
hiling na patnubayan ni Jehova ang lakas na idudulot 
ng mga ito upang magamit iyon sa kapakinabangan 
ng mga makikibahagi rito at na palakasin sila ng pag- 
kaing ito upang makapaglingkod sila sa kaniya. (1Sa 
9:13, Mat 14:19, Luc 9:16) Nang pagpalain ang tinapay 
at ang alak noong panahon ng Hapunan ng Pangi- 
noon, ang Diyos ay pinapurihan at pinasalamatan 
anupat hiniling sa kaniya na lahat nawa ng makikiba- 
hagi sa mga iyon ay makinabang, sa espirituwal na 
paraan, sa mga bagay na isinasagisag ng mga iyon at 
manatili nawa silang nagkakaisa at nagtatapat bilang 
katawan ng Kristo.---Mat 26:26, 1Co 10:16. 

Sa isang patriyarkal na lipunan, kadalasa'y pinag- 
papala ng ama ang kaniyang mga anak kapag ma- 
lapit na siyang mamatay. Napakaimportante nito at 


PAGPAPALA 


lubhang pinahahalagahan. Kaya naman pinagpala 
ni Isaac si Jacob, sa pag-aakalang ito ang panganay 
niyang si Esau. Unang nagpahayag si Isaac ng pa- 
bor at kasaganaan kay Jacob sa halip na kay Esau, 
anupat walang alinlangang nagsumamo siya kay 
Jehova na tuparin ang pagpapala, yamang noon ay 
bulag at matanda na si Isaac. (Gen 27:1-4, 23-29, 
28:1, 6; Heb 11:20; 12:16, 17) Nang maglaon, sinad- 
yang pagtibayin at palawakin ni Isaac ang pagpapa- 
lang iyon. (Gen 28:1-4) Bago naman mamatay si 
Jacob, pinagpala muna niya ang dalawang anak 
ni Jose, pagkatapos ay ang kaniyang sariling mga 
anak. (Gen 48:9, 20; 49:1-28, Heb 11:21) Sa katulad 
na paraan, bago mamatay si Moises, pinagpala niya 
ang buong bansang Israel. (Deu 33:1) Sa lahat ng 
kasong ito, ipinakikita ng naging mga resulta na sila 
ay nagsalita sa makahulang paraan. Sa ilang pagka- 
kataon noon, kapag nagpapahayag sila ng gayong 
mga pagpapala, ang kamay ng nagpapala ay ipina- 
patong sa ulo ng pinagpapala.---Gen 48: 13, 14. 

Ang isang pagpapala na binigkas bilang pagbati 
ay isang kahilingan na nawa'y mapabuti ang binati. 
Nang dalhin si Jacob sa harap ni Paraon, pinagpala 
niya si Paraon. (Gen 47:7; tingnan din ang 1Sa 
13:10, 25:14: 1Ha 1:47, 2Ha 10:15.) Maaari ring ipag- 
kaloob ang mga pagpapala sa panahon ng paglisan. 
Halimbawa, pinagpala si Rebeka ng kaniyang pamil- 
ya noong lilisanin na niya ang kanilang tahanan 
upang magpakasal kay Isaac.---Gen 24:60, tingnan 
din ang Gen 28:1, 2Sa 19:39, 1Ha 8:66. 

Iniuugnay rin sa mga pagpapala ang pagbibigay 
ng kaloob. (Gen 33:11, Jos 14:13; 15:18, 19) Kaya 
naman ang kaloob mismo ay maaaring tawaging 
pagpapala, “isang pagpapalang kaloob.” Ang mga 
kaloob ay maaaring ibigay bilang mga kapahaya- 
gan ng mabuting naisin para sa isang minamahal, 
upang makasumpong ng lingap, o kaya naman ay 
bilang isang kapahayagan ng pasasalamat.--- 1Sa 
25:27: 30:26. 

Ang mga pagpapala ay maaaring ipagkaloob bi- 
lang mga papuri. Pinagpala ni Boaz si Ruth dahil 
sa maibiging-kabaitan nito. (Ru 3:10) Pinagpala ng 
mga nagmamasid ang mga lalaking nagkusang- 
loob na maglingkod alang-alang sa pagsamba kay 
Jehova. (Ne 11:2) Ang mga magulang ay nararapat 
pagpalain ng kanilang mga anak.---Kaw 30:11. 

Ang isang pagpapala ay maaaring isang kaayaa- 
ya o nakapagpapatibay na pananalita. Pinayuhan ni 
Jesus ang mga nakikinig sa kaniya na “pagpalain 
yaong mga sumusumpa" sa kanila. (Luc 6:28) “Patu- 
loy na pagpalain yaong mga nang-uusig, kayo ay 
maging mapagpala at huwag manumpa.” (Ro 12:14) 
Hindi ito nangangahulugan ng pagpuri sa mga su- 
masalansang, subalit sa pamamagitan ng mabuting 
pakikitungo sa gayong mga tao, na nilalakipan ng 


PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO 


mabait, makonsiderasyon, at tapat na pananalita na 
magiging kapaki-pakinabang sa kanila kung paki- 
kinggan nila, maaaring matamo ang kanilang kabu- 
tihang-loob. (1Co 4:12, 1Pe 3:9) Dapat ding bigyang- 
pansin ng isa ang kaniyang paraan ng pagsasalita. 
(Kaw 27:14) Tunay na isang pagpapala na maitali- 
kod ang isang tao mula sa masasamang gawa, anu- 
pat nagpapagal para sa ikabubuti ng taong iyon at 
sa kapurihan ni Jehova.---Gaw 3:26. 

Pagiging Isang Pagpapala sa Iba. Ang isang 
tao ay maaaring maging isang pagpapala sa kani- 
yang kapuwa sa pamamagitan ng pagiging masu- 
nurin sa Diyos. Ang pakikipagsamahan ng gayong 
mga tao na pinagpapala ni Jehova ay nagdudulot ng 
pagpapala sa iba. Si Laban ay pinagpala dahil si Ja- 
cob ang nangangalaga noon sa kaniyang kawan. 
(Gen 30:27, 30) Nanagana ang sambahayan at bu- 
kid ni Potipar dahil sa pangangasiwa ni Jose. (Gen 
39:5) Kung mayroon lamang sampung matuwid 
na mamamayan sa Sodoma, pinaligtas sana ito ng 
Diyos. (Gen 18:32) Dahil sa nakaalay na lingkod ng 
Diyos, maaaring magtamo ng kaayaayang konside- 
rasyon ng Diyos ang kaniyang di-sumasampalata- 
yang asawa at ang kanilang maliliit na anak. (1Co 
7:14) Sinabi ni Jesus na, sa panahon ng pinakama- 
laking kapighatian ng sanlibutan, “dahil sa mga pi- 
nili ay paiikliin ang mga araw na iyon,” sapagkat 
kung hindi ay “walang laman ang maliligtas.” (Mat 
24:21, 22: ihambing ang Isa 65:8.) Ang pagtulad sa 
halimbawa ng mga pinagpala ng Diyos ay nagdudu- 
lot ng higit pang mga pagpapala. (Gal 3:9, Heb 13:7: 
1Co 11:1, 2Te 3:7) Ang paggawa ng mabuti sa mga 
kapatid ni Kristo, na “mga pinili” ng Diyos, ay nag- 
dudulot sa “mga tupa” ng mga pagpapala ni Jehova, 
kasama na ang gantimpalang buhay na walang 
hanggan.--Mat 25:31-34, 40, 46. 


PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO. 
Pagpapatala o pagtatala, kadalasan na, ng panga- 
lan at angkan ayon sa tribo at sambahayan. Hin- 
di lamang ito isang simpleng pagkuha ng sensus 
o pagbilang sa mga indibiduwal. Ginamit noon sa 
iba't ibang layunin ang pambansang mga pagrere- 
histro o pagpaparehistro na tinutukoy sa Bibliya, ha- 
limbawa ay sa pagbubuwis, mga pag-aatas sa pagli- 
lingkod militar, o (para sa mga Levitang kabilang) 
mga pag-aatas sa mga tungkulin sa santuwaryo. 
Sa Sinai. Sa utos ni Jehova, ang unang pagre- 
rehistro ay naganap noong panahon ng pagkakam- 
po sa Sinai noong ikalawang buwan ng ikalawang 
taon pagkatapos ng Pag-alis mula sa Ehipto. Upang 
matulungan si Moises sa gawaing ito, sa bawat tri- 
bo ay pumili ng isang pinuno na babalikat sa pana- 
nagutan at pangangasiwa ng pagrerehistro sa tribo 
nito. Hindi lamang itinala noon ang lahat ng mga la- 
laki na 20 taong gulang at pataas---kuwalipikado 


694 


para sa paglilingkod sa hukbo---kundi nagpataw rin 
ang Kautusan sa mga inirehistro ng pangulong bu- 
wis na kalahating siklo ($1.10) para sa paglilingkod 
sa tabernakulo. (Exo 30:11-16, Bil 1:1-16, 18, 19) 
Umabot sa 603,550 ang kabuuang bilang na naita- 
la, hindi kasama rito ang mga Levita, na hindi mag- 
kakaroon ng mana sa lupain. Walang binabayarang 
buwis sa tabernakulo ang mga ito at hindi sila hini- 
hilingang maglingkod sa hukbo.--Bil 1:44-47, 2:32, 
33; 18:20, 24. 

Ipinakikita ng ulat sa aklat ng Mga Bilang na ang 
mga panganay na lalaki mula sa 12 tribo ay binilang 
din, at pati ang lahat ng lalaking Levita, mula sa gu- 
lang na isang buwan pataas. (Bil 3:14, 15) Ito'y sa- 
pagkat binili ni Jehova ang mga panganay bilang 
kaniyang pag-aari nang iligtas niya sila mula sa 
pagkapuksa ng mga panganay sa Ehipto. Ngayon ay 
nais niyang gamitin ang mga Levita bilang mga 
pantanging pinabanal niya para sa paglilingkod sa 
santuwaryo. Kaya, kailangang ibigay ng Israel kay 
Jehova ang mga Levita upang matubos ang mga pa- 
nganay ng ibang tribo. Makikita sa kinalabasan ng 
pagbilang na noon ay may 22,000 lalaking Levita at 
22,273 panganay na di-Levita. (Bil 3:11-13, 39-43) 
Upang matubos ang 273 panganay na lumabis kay- 
sa sa mga Levita, kinailangang magbayad sa santu- 
waryo ng limang siklo (S11) para sa bawat isa.--Bil 
3:44-51. 

Binilang din noon ang mga Kohatita, mga Gerso- 
nita, at mga Merarita na ang edad ay nasa pagitan 
ng 30 at 50 taon. Binigyan ang mga ito ng panta- 
nging mga atas ng paglilingkod sa santuwaryo.---Bil 
4:34-49. 

Sa Kapatagan ng Moab. Ang ikalawang iniu- 
lat na pagrerehistro ay yaong isinagawa sa Kapata- 
gan ng Moab, pagkatapos ng salot dahil sa pagkaka- 
sala ng Israel may kaugnayan sa Baal ng Peor. 
Nasumpungan noon na ang bilang ng mga lalaki na 
20 taong gulang at pataas ay 601,730, anupat bu- 
maba nang 1,820 mula sa sensus na kinuha halos 
39 na taon bago nito. (Bil 26:1, 2, 51) Ang bilang na- 
man ng mga Levita mula sa gulang na isang buwan 
pataas ay umabot ng 23,000, o mas mataas nang 
1,000 kaysa sa unang sensus.---Bil 26:57, 62. 

Ang Kapaha-pahamak na Pagrerehistro ni 
David. Iniuulat din ang pagrerehistro na isinaga- 
wa noong malapit nang magtapos ang paghahari ni 
Haring David, isang pagrerehistro na nagdulot ng 
kapahamakan. Ang ulat sa 2 Samuel 24:1 ay kaba- 
basahan: “At muling nag-init ang galit ni Jehova 
laban sa Israel, nang may isang mag-udyok kay 
David laban sa kanila, na sinasabi: 'Yumaon ka, bi- 
langin mo ang Israel at ang Juda.”” Hindi ipinakiki- 
lala roon kung sino ang isa na gumawa ng pag- 
uudyok. Isa ba siyang taong tagapayo? Si Satanas? 


695 


O ang Diyos? Tumutulong ang 1 Cronica 21:1 na 
masagot ang tanong na ito, sa pagsasabing: “At tu- 
mindig si Satanas laban sa Israel at inudyukan si 
David na bilangin ang Israel.” Ang saling ito sa Ba- 
gong Sanlibutang Salin ay kaayon ng tekstong He- 
breo at ng mga salin sa wikang Griego, Syriac at La- 
tin. Kasuwato rin ito ng mababasa sa iba pang mga 
salin.-- AT, NE, RS, JB, Mo. 

Gayunman, gaya ng binabanggit sa talababa ng 
New World Translation sa 1 Cronica 21:1, ang sali- 
tang Hebreo na sa-tan' ay maaari ring isalin bilang 
“isang mananalansang.” Isinalin ito ni Byington bi- 
lang “isang Satanas": ang salin naman ni Young ay 
kababasahan ng “isang kalaban.” Kaya posible na 
ang “isang” nagpakilos kay David na ipasiya ang ka- 
paha-pahamak na landasing iyon ay isang masa- 
mang taong tagapayo. 

Kapansin-pansin, ipinakikita sa isang talababa ng 
New World Translation sa 2 Samuel 24:1 na ang 
tekstong ito ay maaaring isalin nang ganito: “At 
muling nag-init ang galit ni Jehova laban sa Israel, 
nang udyukan niya si David laban sa kanila.” Ang 
salin naman sa The Bible in Basic English ay kaba- 
basahan: “Muling nagningas ang poot ng Panginoon 
laban sa Israel, at nang pinakikilos si David laban sa 
kanila, sinabi niya, Yumaon ka, kunin mo ang bilang 
ng Israel at Juda.” Dahil dito, itinuturing ng ilang 
komentarista na ang ʻisa’ o “niya” na nag-udyok kay 
David na kumuha ng sensus ay si Jehova. Ayon sa 
pangmalas na ito, ang Kaniyang (galit laban sa Isra- 
el' ay nauna pa sa pagkuha ng sensus at dahil iyon 
sa kalilipas lamang na mga paghihimagsik nila la- 
ban kay Jehova at sa kaniyang inatasang hari, si Da- 
vid, nang sumunod sila sa ambisyosong si Absalom 
at pagkatapos ay sa walang-kabuluhang si Sheba, 
na anak ni Bicri, sa pagsalansang kay David. (2Sa 
15:10-12, 20:1, 2) Ang punto de vistang ito ay mai- 
tutugma sa pangmalas na si Satanas o isang masa- 
mang taong tagapayo ang nag-udyok kay David 
kung mamalasin na sinadyang pahintulutan ni Je- 
hova ang pang-uudyok, halimbawa ay kung inalis 
niya ang kaniyang proteksiyon o ang kaniyang pu- 
mipigil na kamay.--Ihambing 1Ha 22:21-23, 1Sa 
16:14, tingnan ang PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG 
PAGTATALAGA (May kinalaman sa mga indibiduwal). 

Sa bahagi ni David, maaaring nagkaroon siya ng 
maling motibo dahil sa kaniyang pagmamapuri at 
pagtitiwala sa bilang ng kaniyang hukbo, sa gayon 
ay hindi siya nagpamalas ng lubos na pananalig kay 
Jehova. Anuman ang nangyari, maliwanag na sa 
pagkakataong ito ay hindi pagluwalhati sa Diyos ang 
naging pangunahin kay David. 

Tinutulan ni Joab. Nang utusan ni David ang 
kaniyang heneral na si Joab na magsagawa ng pag- 
rerehistro, tumutol ito at nagsabi, “Dagdagan nawa 


PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO 


ni Jehova na iyong Diyos ang bayan ng isang daang 
ulit ng dami nila habang nakikita iyon ng mismong 
mga mata ng panginoon kong hari. Ngunit kung 
tungkol sa panginoon kong hari, bakit niya kinalu- 
lugdan ang bagay na ito?” (2Sa 24:3) Ipinahihiwatig 
ng mga salita ni Joab na ang lakas ng bansa ay hin- 
di nakadepende sa bilang kundi kay Jehova, na ma- 
kapaglalaan ng malaking bilang kung iyon ang Ka- 
niyang kalooban. Dahil sa pagpupumilit ni David, 
kinuha ni Joab ang sensus, ngunit labag iyon sa ka- 
looban niya, anupat sinasabi ng ulat: “Ang Levi at 
Benjamin ay hindi niya inirehistro na kasama nila, 
sapagkat ang salita ng hari ay karima-rimarim kay 
Joab” (hindi binilang ang Levi dahil sa kautusan sa 
Bilang 1:47-49). Maaaring inihinto ni Joab ang sen- 
sus bago pa irehistro ang Benjamin o kaya ay inan- 
tala niya ang pagrerehistro, at si David naman ay 
natauhan at ipinatigil iyon bago pa man iyon mata- 
pos ni Joab. (1Cr 21:6) Maaaring iniwasan ni Joab 
ang Benjamin dahil ayaw niyang magalit ang tri- 
bong ito na tribo ni Saul, na nakipaglaban noon sa 
hukbo ni David na nasa ilalim ng pangunguna ni 
Joab bago ito sumama nang maglaon sa ibang mga 
tribo sa ilalim ni David. (2Sa 2:12-17) Walang alin- 
langang dahil hindi dapat isinagawa ang sensus, 
ang nakuhang bilang ay hindi itinala sa “ulat ng 
mga pangyayari nang mga araw ni Haring David.” 
— 1Cr 27:24. 

Ayon sa rekord sa 1 Cronica 21:5, isiniwalat ng 
pagbilang na ang Israel noon ay may 1,100,000 la- 
laki at ang Juda ay may 470,000. Ang ulat naman 
sa 2 Samuel 24:9 ay nagsasabing may 800,000 lala- 
ki ng Israel at 500,000 lalaki ng Juda. Dahil dito, na- 
niniwala ang ilan na mayroon ditong pagkakamali 
ng eskriba. Ngunit hindi naman katalinuhang ipala- 
gay na mali ang rekord kung hindi lubusang nauu- 
nawaan ang mga kalagayan, mga paraan ng pagbi- 
lang at iba pang mga bagay noon. Maaaring tinuos 
ng dalawang ulat ang mga bilang sa magkaibang 
paraan. Halimbawa, posibleng ang mga miyembro 
ng permanenteng hukbo at/o ang kanilang mga opi- 
syal ay isinama o hindi isinama sa bilang. At maaa- 
ring ang magkaibang paraan ng pagtuos ay naging 
sanhi ng pagkakaiba-iba sa pagkakatala sa ilang 
mga lalaki, may kinalaman sa kung sila ba ay sa ila- 
lim ng Juda o ng Israel itinala. Sa 1 Cronica 27 ay 
masusumpungan natin ang isang posibleng halim- 
bawa ng gayong kaso. Nakatala roon ang 12 pang- 
kat para sa paglilingkod sa hari, anupat binabanggit 
ang lahat ng tribo maliban sa Gad at Aser, at bina- 
banggit ang Levi at ang dalawang kalahati ng tribo 
ni Manases. Maaaring ito ay sapagkat noong pana- 
hong iyon, ang mga lalaki ng Gad at ng Aser ay isi- 
nama sa ilalim ng ibang mga ulo, o may iba pang 
mga kadahilanan na hindi binanggit. 


PAGPAPAREHISTRO, PAGREREHISTRO 


Ang hatol ni Jehova. Isinugo kay David si 
Gad na propeta ni Jehova, anupat pinapili nito si Da- 
vid, na siyang nag-utos na kunin ang sensus, ng isa 
sa tatlong anyo ng kaparusahan: isang taggutom sa 
loob ng tatlong taon, ang tabak ng mga kaaway ng 
Israel anupat aabutan sila nito sa loob ng tatlong bu- 
wan, o isang salot sa loob ng tatlong araw. Palibha- 
sa'y mas nananalig sa awa ng Diyos kaysa sa awa 
ng tao, pinili ni David na “mahulog sa kamay ni Je- 
hova’; 70,000 katao ang namatay sa kasunod na sa- 
lot.--1Cr 21:10-14. 

Dito ay makikita ang isa pang pagkakaiba sa mga 
ulat ng Samuel at ng Mga Cronica. Samantalang 
ang sinasabi ng 2 Samuel 24:13 ay pitong taon na 
taggutom, ang sinasabi naman ng 1 Cronica 21:12 
ay tatlo. (Sa ulat ng Samuel, ang Griegong Septua- 
gint ay kababasahan ng “"tatlo.”) Ayon sa isang pali- 
wanag, ang pitong taon na binabanggit sa Ikala- 
wang Samuel ang siyang kabuuan ng pinalawig na 
tatlong-tadng taggutom na sumapit dahil sa pag- 
kakasala ni Saul at ng kaniyang sambahayan la- 
ban sa mga Gibeonita. (2Sa 21:1, 2) Ang kasaluku- 
yang taon noon (tumagal ang pagpaparehistro nang 
9 na buwan at 20 araw [2Sa 24:8]) ang magiging 
ikaapat na taon, at ang tatlong tadng darating ang 
magiging kapupunan ng pitong taon. Bagaman ma- 
aaring ang pagkakaibang ito ay dahil sa pagkaka- 
mali ng tagakopya, muli ay masasabing kailangan 
munang lubos na malaman ng isa ang lahat ng 
pangyayari at kalagayan noon bago siya gumawa 
ng gayong konklusyon. 

Para sa Paglilingkod sa Templo. Pagkalipas 
ng ilang panahon, si David, na matanda na noon, ay 
nag-utos na bilangin ang mga Levita para sa pagli- 
lingkod sa templo sa hinaharap, anupat maliwanag 
na may pagsang-ayon ito ni Jehova. Isiniwalat ng 
pagbilang na ito na mayroon noong 38,000 Levita 
na 30 taon ang edad pataas, pawang matitipunong 
lalaki. Itinala sila gaya ng sumusunod: 24,000 taga- 
pangasiwa, 6,000 opisyal at hukom, 4,000 bantay ng 
pintuang-daan, at 4,000 manunugtog.--1Cr 23:1-5. 

May kaugnayan sa pagtatayo ng templo ay maba- 
basa natin: “Sa gayon ay binilang ni Solomon ang la- 
hat ng lalaki na mga naninirahang dayuhan, na 
nasa lupain ng Israel, ayon sa sensus sa kanila na ki- 
nuha ni David na kaniyang ama, at ang nasum- 
pungan ay isang daan at limampu't tatlong libo 
anim na raan. Kaya ginawa niyang mga tagapagda- 
la ng pasan ang pitumpung libo sa kanila at mga 
maninibag sa bundok ang walumpung libo at mga 
tagapangasiwa ang tatlong libo anim na raan upang 
ang mga tao ay panatilihing naglilingkod.”---2Cr 
2:17, 18. 

Mga Pagrerehistro Noong Dakong Huli. 
Nagsagawa ng iba pang mga pagrerehistro ang su- 


696 


munod na mga hari ng Israel at ng Juda. Noong 
mga araw ni Haring Amazias, ang mga lalaki sa 
Juda at Benjamin mula 20 taon pataas ay uma- 
bot sa bilang na 300,000. (2Cr 25:5) Noon na- 
mang pagrerehistro sa panahon ni Haring Uzias, 
ang bilang ng hukbo ay 307,500 lalaki, anupat may 
2,600 ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama na 
nangangasiwa sa kanila.---2Cr 26:11-13. 

Noong 537 B.C.E., binilang din ang bumalik na 
mga tapon sa ilalim ni Zerubabel. Kabilang sa ka- 
nila ang 42,360 Israelita, gayundin ang 7,337 ali- 
pin at 200 mang-aawit (ang tekstong Masoretiko 
ng Nehemias ay nagsasabing 245 mang-aawit). 
--Ezr 2:64, 65, Ne 7:66, 67: tingnan ang NEHEMIAS, 
AKLAT NG. 

Noong Panahon ng Kapanganakan ni Jesus. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, dalawang pag- 
paparehistro ang binabanggit na naganap pagkata- 
pos na mapasailalim ang Judea sa Roma. Isinagawa 
ang mga ito hindi lamang upang alamin ang bilang 
ng populasyon kundi sa halip, ang mga ito ay pa- 
ngunahin nang para sa pagbubuwis at pangangalap 
ng mga lalaki para sa paglilingkod militar. May kina- 
laman sa unang pagpaparehistro ay mababasa na- 
tin: “At nang mga araw na iyon [mga 2 B.C.E.] ay 
lumabas ang isang batas mula kay Cesar Augusto 
na ang buong tinatahanang lupa ay magparehistro: 
(naganap ang unang pagpaparehistrong ito noong si 
Quirinio ay gobernador ng Sirya:) at ang lahat ng 
mga tao ay naglakbay upang magparehistro, bawat 
isa sa kaniyang sariling lunsod.” (Luc 2:1-3) May 
patnubay ng Diyos ang utos na ito ng emperador, 
sapagkat dahil dito ay napilitang maglakbay sina 
Jose at Maria mula sa lunsod ng Nazaret patungo sa 
Betlehem sa kabila ng pagiging kagampan ni Maria, 
sa gayon ay ipinanganak si Jesus sa lunsod ni David 
bilang katuparan ng hula.---Luc 2:4-7, Mik 5:2. 

Dalawang pagpaparehistro sa ilalim ni Qui- 
rinio. Sinasabi ng mga kritiko ng Bibliya na ang 
tanging sensus na kinuha samantalang si Publio 
Sulpicio Quirinio ang gobernador ng Sirya ay yaong 
kinuha noong mga 6 C.E., na nagpaningas sa pag- 
hihimagsik ni Hudas na taga-Galilea at ng mga 
Zealot. (Gaw 5:37) Ang totoo, ito ang ikalawang 
pagpaparehistro sa ilalim ni Quirinio, sapagkat isini- 
siwalat ng mga inskripsiyong natuklasan sa Antio- 
quia at di-kalayuan dito na ilang taon bago nito, si 
Quirinio ay naglingkod bilang emisaryo ng empera- 
dor sa Sirya. (The Bearing of Recent Discovery 
on the Trustworthiness of the New Testament, ni 
W. Ramsay, 1979, p. 28b, 291) May kinalaman 
dito, ang Dictionnaire du Nouveau Testament sa Bi- 
bliyang Pranses ni Crampon (1939 ed., p. 360) 
ay nagsasabi: “Lubusang napatunayan ng mapanu- 
ring mga pagsasaliksik ni Zumpt (Commentat. epi- 


697 


graph., Il, 86-104: De Syria romana provincia, 97- 
98) at ni Mommsen (Res gestae divi Augusti) na si 
Quirinio ay makalawang ulit na naging gobernador 
ng Sirya.” Ipinapalagay ng maraming iskolar na ang 
panahon ng unang pagkagobernador ni Quirinio ay 
nasa pagitan ng mga taong 4 at 1 B.C.E., malamang 
na mula 3 hanggang 2 B.C.E. Ngunit hindi lubusang 
mapananaligan ang kanilang paraan ng pagtukoy 
sa mga petsang ito, at nananatiling hindi tiyak ang 
aktuwal na yugto ng pagkagobernador na ito. (Ting- 
nan ang QUIRINI0.) Gayunman, saklaw ng kaniyang 
ikalawang pagkagobernador ang 6 C.E., ayon sa 
mga detalyeng iniulat ni Josephus.---Jewish Antiq- 
uities, XVIII, 26 (ii, 1). 

Samakatuwid, tama ang istoryador at manunulat 
ng Bibliya na si Lucas nang sabihin niya may kina- 
laman sa pagpaparehistro noong panahon ng kapa- 
nganakan ni Jesus: “Naganap ang unang pagpapa- 
rehistrong ito noong si Quirinio ay gobernador ng 
Sirya,” anupat ipinakikitang iba ito sa ikalawa, na 
naganap naman nang dakong huli sa ilalim ng Qui- 
rinio ring ito na siyang tinukoy ni Gamaliel gaya ng 
iniulat ni Lucas sa Gawa 5:37. 


PAGPAPASAKOP. Kusang-loob na pagbibi- 
gay-daan o pagpapasailalim sa mga nakatataas, sa 
batas, o sa isang partikular na kaayusan. Kabilang 
dito ang pagpapasakop ni Jesu-Kristo sa kaniyang 
Ama (1Co 15:27, 28), ng kongregasyong Kristiyano 
kay Jesus (Efe 5:24) at sa Diyos (Heb 12:9: San 4:7), 
indibiduwal na mga Kristiyano sa mga nangungu- 
na sa kongregasyon (1Co 16:15, 16: Heb 13:17, tlb 
sa Rbi8, 1Pe 5:5), mga babaing Kristiyano sa kaa- 
yusan sa kongregasyon hinggil sa pagtuturo (1Ti 
2:11), mga alipin sa mga may-ari sa kanila (Tit 2:9, 
1Pe 2:18), mga asawang babae sa kani-kanilang 
asawang lalaki (Efe 5:22; Col 3:18, Tit 2:5: 1Pe 3: 
1, 5), mga anak sa kanilang mga magulang (1Ti 
3:4; ihambing ang Luc 2:51, Efe 6:1), at ng mga pi- 
namamahalaan sa mga tagapamahala o nakatataas 
na mga awtoridad (Ro 13:1, 5: Tit 3:1, 1Pe 2:13). 
--Tingnan ang NAKATATAAS NA MGA AWTORIDAD, PAG- 
KAMASUNURIN, PAGKAULO. 

Ang pagpapasakop ng isang Kristiyano sa mga 
tao ay nagsasangkot sa kaniyang budhi at sa kani- 
yang kaugnayan sa Diyos. Kaya naman kapag ang 
pagpapasakop ay hahantong sa pakikipagkompromi- 
so o sa paglabag sa kautusan ng Diyos, dapat niyang 
sundin ang Diyos sa halip na ang mga tao. (Gaw 
5:29) Sa gayon, sina Pablo at Bernabe ay “hindi... 
nagbigay-daan sa pamamagitan ng pagpapasakop” 
sa mga bulaang kapatid na nagtataguyod ng pagtu- 
tuli at panghahawakan sa Kautusang Mosaiko bilang 
mga kahilingan upang magtamo ng kaligtasan, ba- 
gaman ang mga ito ay salungat sa isiniwalat na la- 


PAGPAPASINAYA 


yunin ng Diyos.---Gal 2:3-5, ihambing ang Gaw 15: 
1, 24-29. 

Ipinakikita ng 2 Corinto 9:13 na ang mga abuloy 
na ibinibigay alang-alang sa nagdarahop na mga 
kapuwa Kristiyano ay isang katibayan ng pagpapa- 
sakop ng indibiduwal sa mabuting balita, yamang 
isang obligasyong Kristiyano ang pagtulong sa nag- 
darahop na mga kapananampalataya.--San 1:26, 
27: 2:14-17. 


PAGPAPASINAYA. Isang inisyasyon, na may 
kasamang mapitagang mga seremonya, ng isang gu- 
sali, isang kaayusan, o isang dako. Ang salitang “pa- 
sinayaan” ay isinalin mula sa pandiwang Hebreo na 
cha-nakh' (anyong pangngalan, chanuk-kah'), kapag 
nangangahulugan itong “pasimulan, pormal na ia- 
lay.” Isinalin din ito mula sa pandiwang Griego na 
en-kai:ni'zo, na pangunahin nang nangangahulu- 
gang “gawing bago, o itatag,” halimbawa'y sa pama- 
magitan ng pag-aalay. Ang salitang Hebreo na ne'- 
zer, ang banal na tanda ng pag-aalay, ay tinatalakay 
naman sa ilalim ng paksang PAG-AALAY. 

Nang ipatupad ang tipan ng Kautusang Mosaiko, 
mapitagan itong pinasimulan sa pamamagitan ng 
angkop na mga seremonyang may kasamang pag- 
hahain ng mga hayop at pagwiwisik ng dugo sa iba- 
baw ng altar, sa aklat, at sa bayan. Ang pangyaya- 
ring ito ay tinukoy ng apostol na si Pablo bilang ang 
pagpapasinaya sa tipang iyon.--Exo 24:4-8: Heb 
9:18-20. 

Nang sabihin ni Pablo na “ang naunang tipan ay 
hindi rin naman pinasinayaan [isang anyo ng Gr. na 
en-kai-ni Z0] nang walang dugo” (Heb 9:18), ipinahi- 
watig niya na ang bagong tipan ay nagkabisa sa ga- 
yunding paraan---anupat pinasinayaan ng kamata- 
yan, pagkabuhay-muli, at pag-akyat ni Jesus sa 
langit, kung saan iniharap ni Jesus ang halaga ng 
kaniyang buhay bilang tao at mula roo'y ibinuhos 
niya ang banal na espiritu sa kaniyang mga alagad. 
Yamang si Jesu-Kristo ay binuhay-muli sa espiritu, 
aktuwal siyang makapapasok sa tunay na “dakong 
banal,” ang langit na kinaroroonan ni Jehova, at sa 
pamamagitan ng kaniyang haing pantubos ay na- 
ging posible rin na makapasok sa langit ang kani- 
yang pinahirang mga tagasunod. Dahil dito, masa- 
sabing pinasimulan, itinatag, o pinasinayaan niya 
ang daan patungo sa langit, isang paglalaan na ga- 
gamitin din ng iba pa.---Heb 10:19, 20. 

May mababasa rin tayong mapitagang mga sere- 
monya nang maghandog ang mga pinuno ng tribo 
noong pasinayaan ang altar ng tabernakulo sa ilang. 
(Bil 7:10, 11, 84-88) Isang pantanging kapulungan 
naman ang idinaos para sa pagpapasinaya ng tem- 
plo ni Solomon at ng malaking altar na pinaghahai- 
nan.— 1Ha 8:63, 2Cr 7:5, 9. 


PAGPAPATAWAD 


Nang muling itayo ang templo sa ilalim ng panga- 
ngasiwa ni Zerubabel pagkatapos ng pagkatapon sa 
Babilonya, nagkaroon din ng mapitagang mga sere- 
monya ng inisyasyon kung saan daan-daang hayop 
ang inihain. (Ezr 6:16, 17) Nang maglaon, ang mga 
pader sa palibot ng muling-itinayong Jerusalem ay 
kinumpuni sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehemias, 
at muli, isang magarbong kapistahan ng pagpapasi- 
naya ang idinaos, anupat dalawang malalaking koro 
ng pasasalamat ang nakibahagi sa pagpuri kay Je- 
hova.---Ne 12:27-43. 

Bukod pa sa mariringal na pambansang seremon- 
yang ito ng pagpapasinaya, mababasa rin natin ang 
hinggil sa isang tao na nagpapasinaya, o nagpapasi- 
mulang gumamit, ng kaniyang bahay (Deu 20:5), at 
ang superskripsiyon ng Awit 30, na kinikilalang isi- 
nulat ni David, ay nagsasabing ito ay “Awit ng pag- 
papasinaya ng bahay.” 

Pagkatapos na maitayo ni Nabucodonosor ang na- 
pakalaking imaheng ginto sa Kapatagan ng Dura, 
ipinatawag niya ang lahat ng satrapa, prepekto, 
gobernador, tagapayo, ingat-yaman, hukom, taga- 
pagpatupad-batas, at ang lahat ng administrador 
ng mga nasasakupang distrito para sa kahanga- 
hangang mga seremonya ng pagpapasinaya. Sa ga- 
yo'y umaasa si Nabucodonosor na mapagkakaisa 
niya sa pagsamba ang lahat ng kaniyang nasasaku- 
pan. Ang tatlong kabataang Hebreo na presente sa 
okasyong ito ay tumangging magkompromiso ng 
kanilang pagsamba kay Jehova anupat hindi naki- 
bahagi sa pambansang relihiyong ito.---Dan 3:1-30. 

Hanggang sa ngayon, ipinagdiriwang pa rin ng 
mga Judio ang tinatawag nilang Hanukkah tuwing 
buwan ng Disyembre. Ito'y bilang pag-alaala sa ka- 
pistahan ng pagpapasinaya (sa Heb., chanuk-kah') 
na idinaos kasunod ng paglilinis ng templo na isina- 
gawa ni Judas Maccabaeus noong 165 B.C.E. mata- 
pos itong dungisan ni Antiochus IV Epiphanes.---Ju 
10:22, tingnan ang KAPISTAHAN NG PAG-AALAY. 


PAGPAPATAWAD. Tingnan ang KAPATAWA- 
RAN, PAGPAPATAWAD. 
PAGPAPATIRAPA. Tingnan ang POSISYON AT 


KILOS NG KATAWAN. 


PAGPAPATONG NG MGA KAMAY. Ting- 
nan ang KAMAY. 


PAGPASLANG [sa Ingles, murder]. Ang mga 
salita sa orihinal na wika na isinasalin sa magkai- 
bang paraan bilang “pumatay” at “pumaslang” ay 
tumutukoy sa pagkitil ng buhay, anupat tinitiyak ng 
konteksto o ng ibang mga kasulatan kung ang na- 
sasangkot ay sinasadya at di-ipinahintulot o di- 
matuwid na pagkitil ng buhay ng ibang tao. Halim- 
bawa, sa utos na “Huwag kang papaslang” (Exo 


698 


20:13), ang salitang Hebreo rito para sa ‘pagpaslang’ 
(ratsach') ay malinaw na tumutukoy sa sinasadya 
at di-matuwid na pagpatay. Ngunit sa Bilang 35:27, 
ang termino ring iyon ay tumutukoy sa isang akto 
na pinahihintulutang isagawa ng isang tagapaghi- 
ganti ng dugo. Samakatuwid, ang utos na “Huwag 
kang papaslang" ay dapat unawain alinsunod sa ka- 
buuan ng Kautusang Mosaiko, na nagpahintulot sa 
pagkitil ng buhay ng tao sa ilalim ng ilang kalaga- 
yan, halimbawa ay sa paglalapat ng kamatayan 
sa mga kriminal. 

Maagang Kasaysayan. Halos sa pasimula pa 
lamang ng kasaysayan ng tao, mayroon nang pag- 
paslang. Sa pamamagitan ng kaniyang pagsuway, 
ipinasa ng unang taong si Adan ang kasalanan at 
kamatayan sa kaniyang mga supling, anupat, sa 
diwa, siya ay naging isang mamamaslang. (Ro 5:12; 
6:23) Ang Diyablo ang tahasang nagpasimuno sa 
pangyayaring ito nang ganyakin niyang magkasala 
ang asawa ni Adan na si Eva, sa gayon ay naging 
mamamatay-tao rin siya, isang mamamaslang, sa 
pasimula ng kaniyang landasin bilang isa na nanini- 
rang-puri sa Diyos.---Gen 3:13; Ju 8:44. 

Wala pang 130 taon pagkatapos nito, naganap 
ang unang marahas na pagpaslang, isang fratricide, 
o pagpatay ng kapatid. Dahilan sa pagkapoot na ud- 
yok ng inggit, pinaslang ni Cain, panganay na anak 
ni Adan, ang kaniyang matuwid na kapatid na si 
Abel. (Gen 4:1-8, 25, 5:3) Dahil sa gawang ito, isi- 
numpa si Cain at pinalayas upang maging palaboy 
at takas sa lupa. (Gen 4:11, 12) Pagkatapos ng Baha 
noong mga araw ni Noe, saka lamang pinahintulu- 
tan ng Diyos ang mga tao na maglapat ng kaparu- 
sahang kamatayan para sa pagpaslang.---Gen 9:6. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Pagkalipas ng mara- 
ming siglo, ibinigay sa mga Israelita ang Kautusang 
Mosaiko, at naglalaman ito ng maraming batas may 
kinalaman sa pagkitil ng buhay ng tao. Ipinakita 
nito na may pagkakaiba ang sinasadya at di-sina- 
sadyang pagpatay. Ang mga salik na itinuturing na 
magpapabulaan sa pag-aangkin ng isang tao na hin- 
di niya sinasadya ang pagpatay ay: Kung (1) dati na 
niyang kinapopootan ang taong pinatay (Deu 19:11, 
12; ihambing ang Jos 20:5), (2) inabangan niya ang 
biktima (Bil 35:20, 21), o (3) gumamit siya ng isang 
bagay o kasangkapan na maaaring makamatay (Bil 
35:16-18). Kahit ang mga alipin ay dapat ipaghigan- 
ti kung mapatay ang mga ito habang pinapalo ng 
kanilang mga panginoon. (Exo 21:20) Samantalang 
parusang kamatayan ang itinakda para sa mga ta- 
hasang mamamaslang at hindi maaaring tumang- 
gap ng pantubos para sa kanila, maaari namang 
iligtas ng mga nakapatay nang di-sinasadya ang ka- 
nilang buhay kung sasamantalahin nila ang kaligta- 
sang inilalaan sa kanila sa mga kanlungang lunsod. 


699 


--Exo 21:12, 13, Bil 35:30, 31, Jos 20:2, 3; tingnan 
ang KANLUNGANG LUNSOD, MGA. 

Itinuring na katumbas ng sinasadyang pagpas- 
lang ang ilang sinasadyang pagkilos na di-tuwirang 
naging sanhi o maaaring magbunga ng kamatayan 
ng ibang tao. Halimbawa, maaaring patayin ang 
may-ari ng isang nanunuwag na toro na nagwa- 
lang-bahala sa patiunang mga babala na bantayan 
niya ang hayop na iyon kung makapatay ng tao ang 
kaniyang toro. Gayunman, sa ilang kaso, maaaring 
tumanggap ng pantubos kahalili ng buhay ng may- 
ari. Sa gayong kaso, walang alinlangang isasaalang- 
alang ng mga hukom ang mga kalagayan. (Exo 
21:29, 30) Gayundin, ang isang indibiduwal na nag- 
pakanang ipapatay ang isang tao sa pamamagitan 
ng paghaharap ng bulaang patotoo ay papatayin. 
--Deu 19:18-21. 

Pinahintulutan ng Kautusan ang pagtatanggol sa 
sarili ngunit nilimitahan nito ang karapatan ng indi- 
biduwal na makipaglaban para sa kaniyang ari- 
arian. Magkakasala sa dugo ang isang tao kung pa- 
patayin niya sa araw ang isang magnanakaw, kahit 
nahuli pa niya ang manlalabag-batas na ito sa akto 
ng panloloob sa kaniyang tahanan. Maliwanag na 
ito'y dahil hindi hinahatulan ng parusang kamata- 
yan ang pagnanakaw, at ang magnanakaw ay maa- 
aring makilala at malapatan ng katarungan. Gayun- 
man, kung gabi ay mahirap makita ang ginagawa 
ng isa at mahirap matiyak ang intensiyon ng isang 
nanloloob. Dahil dito, kung mapatay ng isang tao sa 
dilim ang isang nanloloob, ituturing siyang walang- 
sala.--Exo 22:2, 3. 

Noong unang siglo C.E., yaong mga nagsisikap na 
pumatay kay Jesus ay tinukoy bilang ‘mga anak ng 
Diyablo, ang unang mamamatay-tao. (Ju 8:44) Pi- 
nalamutian ng mga eskriba at mga Pariseo ang mga 
libingan ng mga matuwid, anupat inangkin na kung 
buhay na sila noon, hindi sila magiging kabahagi sa 
pagpatay sa mga propeta. Gayunma'y nagpamalas 
sila ng gayunding mapamaslang na saloobin laban 
sa Anak ng Diyos.--Mat 23:29-32, ihambing ang 
Mat 21:33-45, 22:2-7: Gaw 3:14, 15, 7:51, 52. 

Ang Pagkapoot ay Itinutumbas sa Pagpas- 
lang. Ang mga pagpaslang ay lumalabas mula sa 
puso ng isang indibiduwal. (Mat 15:19: Mar 7:21, 
ihambing ang Ro 1:28-32.) Samakatuwid, ang sinu- 
mang napopoot sa kaniyang kapatid ay magiging 
isang mamamatay-tao o mamamaslang. (1Ju 3:15) 
Iniugnay rin ni Kristo Jesus ang pagpaslang sa ma- 
ling mga saloobin gaya ng patuloy na pagkapoot ng 
indibiduwal sa kaniyang kapatid, pagsasalita rito 
nang may pang-aabuso, o may-kamaliang paghatol 
at pagtuligsa rito bilang isang “kasuklam-suklam na 
mangmang.” (Mat 5:21, 22) Ang gayong pagkapoot 
ay maaaring umakay sa aktuwal na pagpaslang. 


PAGPIPIGIL SA SARILI 


Waring sa ganitong pangmalas maaaring unawain 
ang mga salita ni Santiago (5:6), “Pinatawan ninyo 
ng hatol, pinaslang ninyo ang isa na matuwid.” Sa 
ilang kaso, ang balakyot na mga taong mayayaman 
na nagpakita ng pagkapoot sa tunay na mga alagad 
ng Anak ng Diyos at kumilos upang siilin ang mga 
ito ay aktuwal na pumaslang ng mga Kristiyanong 
ito. Yamang itinuturing ni Kristo Jesus na ang paki- 
kitungong iniuukol sa kaniyang mga kapatid ay sa 
kaniya ginagawa, sa makasagisag na paraan ay pi- 
naslang din siya ng mga taong ito, at maliwanag na 
iyon ang nasa isip ni Santiago.---Ihambing ang San 
2:1-11, Mat 25:40, 45, Gaw 3:14, 15. 

Bagaman maaaring pag-usigin at paslangin pa 
nga ang mga tagasunod ni Kristo dahil sa katuwi- 
ran, hindi sila dapat masumpungang nagdurusa da- 
hil sa pamamaslang o sa paggawa ng iba pang mga 
krimen.--Mat 10:16, 17, 28, 1Pe 4:12-16: Apo 21:8: 
22:15. 


PAGPIPIGIL SA SARILI. Pagsupil, pagpi- 
gil, o pagkontrol ng isa sa kaniyang sarili, sa kani- 
yang mga pagkilos, pananalita, o mga kaisipan. 
(Gen 43:31: Es 5:10: Aw 119:101: Kaw 10:19: Jer 
14:10, Gaw 24:25) Ang mga terminong Hebreo at 
Griego na may kaugnayan sa pagpipigil sa sarili ay 
literal na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng ka- 
pangyarihan o kontrol sa sarili. Ang pagpipigil sa 
sarili ay isang ‘bunga ng espiritu ng Diyos’ (Gal 5: 
22, 23): at bagaman taglay ni Jehova ang kapang- 
yarihan na walang limitasyon, nagpapakita siya ng 
pagpipigil sa sarili sa lahat ng panahon. Sa halip na 
karaka-rakang kumilos laban sa mga manggagawa 
ng kasamaan, pinahintulutan niyang lumipas ang 
panahon upang magkaroon sila ng pagkakataong 
tumalikod sa kanilang masasamang lakad at sa ga- 
yo'y magtamo ng kaniyang lingap.--Jer 18:7-10, 
2Pe 3:9. 

Gayunman, minsang mapatunayan na yaong 
mga binigyan ng panahon upang magsisi ay ayaw 
makinabang sa kaniyang awa, wasto lamang na hin- 
di na magpigil si Jehova sa paglalapat ng kaniyang 
kahatulan. Isang halimbawa nito ang may kaugna- 
yan sa mga nagtiwangwang sa Jerusalem. Palibha- 
sa'y hindi nila kinilala na pinahintulutan lamang sila 
ni Jehova na masupil ang Israel upang disiplinahin 
ang mga Israelita dahil sa kanilang kawalang-kata- 
patan, ang mga nagtiwangwang na ito ay nakitungo 
sa kanila nang walang awa at naglapat ng disipli- 
na nang higit kaysa sa hinihiling ng kahatulan ng 
Diyos. (Ihambing ang Isa 47:6, 7: Zac 1:15.) Patiuna 
nang alam ni Jehova ang bagay na ito, at sa pama- 
magitan ng propetang si Isaias, ipinahiwatig niya na 
darating ang panahon na hindi na siya magpipigil 
sa pagpaparusa sa mga nagtiwangwang na iyon: 
“Nanahimik ako nang mahabang panahon. Nanatili 


PAGPUGOT NG ULO 


akong walang imik. Patuloy akong nagpigil ng aking 
sarili. Tulad ng babaing nanganganak, ako ay dara- 
ing, hihingal, at sisinghap nang magkakasabay. Ako 
ay magwawasak ng mga bundok at mga burol, at 
ang lahat ng kanilang pananim ay tutuyuin ko.” 
-- Isa 42:14, 15. 

Si Kristo Jesus din ay nagpakita ng pagpipigil sa 
sarili. Nang itawag-pansin ng apostol na si Pedro 
sa mga tagapaglingkod sa bahay ang pangangaila- 
ngang magpasakop sa mga may-ari sa kanila, su- 
mulat siya: “Sa katunayan, sa landasing ito ay tina- 
wag kayo, sapagkat maging si Kristo ay nagdusa 
para sa inyo, na nag-iwan sa inyo ng huwaran 
upang maingat ninyong sundan ang kaniyang mga 
yapak... . Nang siya ay laitin, hindi siya nanlait bi- 
lang ganti. Nang siya ay magdusa, hindi siya nag- 
banta, kundi patuloy na ipinagkatiwala ang kani- 
yang sarili sa isa na humahatol nang matuwid.” 
--1Pe 2:21-23. 

Sa “mga huling araw,” ang kawalan ng pagpipigil 
sa sarili ay isa sa mga katangiang pagkakakilanlan 
niyaong mga hindi nagsasagawa ng tunay na Kristi- 
yanismo. (2Ti 3:1-7) Gayunman, yamang ang mga 
Kristiyano ay dapat na maging mga tagatulad sa 
Diyos at sa kaniyang Anak (1Co 11:1, Efe 5:1), dapat 
silang magsikap na linangin ang pagpipigil sa sarili 
sa lahat ng bagay. (1Co 9:25) Sinabi ng apostol na si 
Pedro: “Idagdag sa inyong pananampalataya ang 
kagalingan, sa inyong kagalingan ang kaalaman, sa 
inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong 
pagpipigil sa sarili ang pagbabata, sa inyong pagba- 
bata ang makadiyos na debosyon, sa inyong maka- 
diyos na debosyon ang pagmamahal na pangkapa- 
tid, sa inyong pagmamahal na pangkapatid ang 
pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay 
nasa inyo at nag-uumapaw, pipigilan kayo ng mga 
ito sa pagiging alinman sa di-aktibo o di-mabunga 
may kinalaman sa tumpak na kaalaman sa ating Pa- 
nginoong Jesu-Kristo.”---2Pe 1:5-8. 

Lalung-lalo nang dapat makita ang pagpipigil sa 
sarili sa gitna niyaong mga naglilingkod bilang mga 
tagapangasiwa sa mga kongregasyong Kristiyano. 
(Tit 1:8) Sa salita at gawa, kailangang panatilihin ng 
mga tagapangasiwa ang kanilang pagpipigil sa sari- 
li upang maging epektibo sila sa pag-aasikaso sa 
mga suliranin sa loob ng kongregasyon. Nagpayo 
ang apostol na si Pablo kay Timoteo: “Karagda- 
gan pa, tanggihan mo ang mangmang at walang- 
muwang na mga pagtatanong, yamang nalalaman 
mong lumilikha ng mga pag-aaway ang mga ito. 
Ngunit ang alipin ng Panginoon ay hindi kailangang 
makipag-away, kundi kailangang maging banayad 
sa lahat, kuwalipikadong magturo, nagpipigil sa ila- 
lim ng kasamaan, nagtuturo nang may kahinahu- 
nan doon sa mga hindi nakahilig sa mabuti.”--2Ti 
2:23-25. 


700 


Kapag nawalan ng pagpipigil sa sarili ang isa, 
maaaring masira ang kaniyang mahabang rekord 
ng tapat na paglilingkod at maaari itong magdulot 
sa kaniya ng maraming suliranin. Ang isang ha- 
limbawa nito ay ang nangyari kay Haring David. 
Bagaman siya'y matapat sa tunay na pagsamba at 
may pag-ibig para sa matuwid na mga simulain ng 
kautusan ng Diyos (ihambing ang Aw 101), si Da- 
vid ay nangalunya kay Bat-sheba, at nag-utos pa 
nga na ilagay ang asawa nitong si Urias sa harap 
ng pagbabaka kung saan madali itong mamama- 
tay. Dahil dito, sa loob ng maraming taon pagkata- 
pos nito, si David ay sinalot ng matitinding sulira- 
nin sa loob ng kaniyang pamilya. (2Sa 12:8-12) 
Ipinakikita rin ng nangyari sa kaniya na isang ka- 
talinuhan ang umiwas sa mga situwasyong maaa- 
ring umakay sa pagkawala ng pagpipigil sa sarili. 
Bagaman maaari naman sana siyang umalis sa bu- 
bong ng kaniyang palasyo, maliwanag na patuloy 
na tiningnan ni David si Bat-sheba habang ito'y na- 
liligo kung kaya nagkaroon siya ng masidhing pag- 
nanasa rito.---2Sa 11:2-4. 

Sa katulad na paraan, hindi makabubuti para sa 
isang taong walang pagpipigil sa sarili na manati- 
ling walang-asawa kung maaari naman siyang pu- 
masok sa isang marangal na pag-aasawa at sa ga- 
yo'y mapangalagaan ang kaniyang sarili mula sa 
pakikiapid. May kinalaman dito, sumulat ang apos- 
tol na si Pablo: “Kung wala silang pagpipigil sa sari- 
li, mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang mag- 
asawa kaysa magningas sa pagnanasa.”--ICo 7: 
9, 32-38. 


PAGPUGOT NG ULO. Isang paraan ng pag- 
lalapat ng kaparusahang kamatayan na hindi iti- 
nakda ng Kautusang Mosaiko ngunit isinasagawa 
noon ng maraming bansa. Sa Israel, ang pagpugot 
ng ulo ay kadalasang isinasagawa matapos patayin 
ang isang indibiduwal at karaniwan itong ginagawa 
upang ipakita sa madla na isang kadustaan ang ka- 
matayan ng taong iyon o upang ipabatid sa madla 
ang paghatol o bigyan sila ng babala. 

‘Iniangat ni Paraon ang ulo' ng kaniyang punong 
magtitinapay na maliwanag na pinugutan ng ulo. 
(Gen 40:19) Matapos pabagsakin ni David si Goliat 
sa pamamagitan ng isang bato mula sa kaniyang 
panghilagpos, kinuha niya ang tabak ni Goliat at 
“talagang pinatay niya ito” sa pamamagitan ng pag- 
pugot ng ulo nito sa harap ng mga hukbo ng Israel 
at ng mga Filisteo. Dahil dito, lubhang natakot ang 
hukbo ng mga Filisteo at nauwi ito sa kanilang ma- 
tinding pagkatalo. (1Sa 17:51, 52) Pinutol ng mga 
Filisteo ang ulo ni Saul pagkamatay niya, pagkata- 
pos ay ibinitin nila sa pader ng lunsod ng Bet-san 
ang kaniyang bangkay pati ang mga bangkay ng 
kaniyang mga anak. (1Sa 31:9, 12) Pinaslang nina 


701 


Recab at Baanah, mga lalaking balakyot, ang anak 
ni Saul na si Is-boset at pinugutan siya ng ulo upang 
madala iyon kay David, sa pag-aakalang matatamo 
nila ang pabor ni David. Dahil dito ay ipinapatay sila 
ni David. (2Sa 4:5-12) Upang iligtas ang kanilang 
lunsod, kumilos ang taong-bayan ng lunsod ng Abel 
ng Bet-maaca ayon sa payo ng isang babaing maru- 
nong at pinutol nila ang ulo ni Sheba na anak ni 
Bicri, na inihagis nila kay Joab mula sa ibabaw ng 
pader. Hindi sinasabi kung pinatay muna si Sheba 
bago ito pinugutan ng ulo. (2Sa 20:15, 21, 22) Pina- 
tay ng matatanda at bantog na mga tao ng Samaria 
ang 70 anak ni Ahab at inilagay nila ang ulo ng 
mga ito sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jez- 
reel, kung saan itinambak ang mga ito sa dalawang 
bunton sa may pintuang-daan ng lunsod bilang ka- 
tibayan ng katuparan ng hatol ni Jehova na sinalita 
ni Elias.---2Ha 10:6-10, 1Ha 21:20-22. 

Iniuulat ng Bibliya na iniutos ni Herodes Antipas 
na pugutan ng ulo si Juan na Tagapagbautismo sa 
bilangguan ayon sa kahilingan ng anak na babae ni 
Herodias. (Mat 14:8-11, Mar 6:24-28, Luc 9:9) Sa 
isang pangitain, “nakita [ni Juan] ang mga kaluluwa 
niyaong mga pinatay sa pamamagitan ng palakol 
dahil sa patotoo na kanilang ibinigay tungkol kay Je- 
sus at dahil sa pagsasalita tungkol sa Diyos.”---Apo 
20:4: tingnan ang KRIMEN AT KAPARUSAHAN. 


PAGPUKSA, PAGWASAK. Ang akto ng pag- 
sira, paggiba, o paglipol. Ang pagkapuksa o pagka- 
wasak ay kadalasang tumutukoy sa pisikal na wakas 
ng isang bagay o ng isang nilalang na buhay. (2Ha 
21:3, Jer 18:7, Dan 2:12, 14, 18) Maaari rin itong tu- 
mukoy sa pagkawasak sa espirituwal na paraan. 
— 1Co 3:17; tingnan ang TEMPLO (Mga Pinahirang 
Kristiyano---Isang Espirituwal na Templo). 

Ang isang salitang Hebreo na karaniwang isina- 
salin bilang “puksain” ay ang ’avadh’. (Lev 23:30, 
Aw 21:8, 10) Ang pangunahing kahulugan nito ay 
“mawala,” “magiba,” o “mamatay,” at katumbas ito 
ng terminong Griego na a-pol ly:mi. (Exo 10:7: 1Sa 
9:20, Mar 3:6; 4:38, Luc 15:4) Ang anyong pangnga- 
lan ng 'avadh' ay 'avaddohn, na nangangahulu- 
gang “pagkapuksa.” (Job 26:6, tlb sa Rbi8, tingnan 
ang ABADON, APO0LYON.) Ang terminong Hebreo na- 
man na charam’ ay nangangahulugang “italaga sa 
pagkapuksa," o ilagay sa ilalim ng sagradong pagba- 
bawal, samakatuwid nga, ipagbawal ang paggamit 
sa pangkaraniwan o di-banal na layunin.---Exo 22: 
20, tlb sa Rbi8, tingnan ang NAKATALAGANG BAGAY. 

Upang itaguyod ang kaniyang pangalan at mga 
pamantayan ng katuwiran, may mga panahon na 
kinailangan ni Jehova na maglapat ng hatol sa 
mga nararapat puksain. Dahil sa kabalakyutan ng 
mga tao noong mga araw ni Noe, hinatulan sila ni 
Jehova sa pamamagitan ng isang pangglobong baha 


PAGPUKSA, PAGWASAK 


na pumuksa sa sanlibutan ng panahong iyon. (2Pe 
3:5, 6) Gayundin, dahil sa “malakas na sigaw ng 
pagdaing tungkol sa Sodoma at Gomorra’ at dahil sa 
kanilang “mabigat na kasalanan,’ pinuksa ni Jehova 
ang mga lunsod na iyon at ang mga tumatahan 
doon. (Gen 18:20, 19:13, 24, 25) Bukod pa sa mga 
puwersa ng kalikasan, kung minsan ay gumagamit 
din si Jehova ng mga tao bilang mga tagapuksa. Sa 
kaso ng balakyot na mga bansa ng Canaan, ginamit 
ni Jehova ang kaniyang bayang Israel bilang pangu- 
nahing mga tagapaglapat ng kaniyang hatol.---Deu 
9:1, 3, 4: 20:15-18. 

May-katarungang pinupuksa ni Jehova ang mga 
tahasang lumalabag sa kautusan, mga sinungaling, 
at ang mga napopoot sa kaniyang mga lingkod. (Lev 
23:30: Aw 5:6: 143:12) Kumikilos siya laban sa hu- 
wad na relihiyon at sa mga idolo nito. (Bil 33:52, Deu 
12:2, 3) Nagpapasapit pa nga si Jehova ng kapuksa- 
an sa kaniyang bayang Israel kapag sumusuway sila 
sa kaniyang tipan.---Deu 8:19, 20: 28:63: Jer 31:28. 


Mananatili bang patay 
magpakailanman ang lahat 
ng mga taong pinuksa ng Diyos 
noong sinaunang mga panahon? 


Ipinahihiwatig ng Bibliya na hindi lahat ng pag- 
kapuksa ay walang hanggan. Ipinakikita ito ng 
makalawang ulit na paggamit sa salitang Hebreo 
na 'avaddohn” (pagkapuksa) bilang kahalintulad ng 
“Sheol.” (Job 26:6, Kaw 15:11) Binanggit ng prope- 
tang si Zefanias na ang Asirya ay mawawasak, 
o mapupuksa, samantalang sinabi naman ni Ezekiel 
na ang mga Asiryano ay bababa sa Sheol. (Zef 2:13: 
Eze 32:21, 22) Nang banggitin ni Moises ang pagka- 
puksa ng mga rebeldeng sina Datan at Abiram, isi- 
nulat niya na sila'y nababang “buhay sa Sheol.” (Bil 
16:31, 33) Yamang ang Sheol sa Bibliya ay tumutu- 
koy sa karaniwang libingan ng sangkatauhan na 
mula roo'y magkakaroon ng pagkabuhay-muli, ma- 
liwanag na hindi lahat ng pagkapuksa ay walang 
hanggan, kahit yaong pagkapuksa sa kamay ng 
Diyos. 

Walang-Hanggang Pagkapuksa. Hindi ipina- 
kikita ng Bibliya na ang lahat ng patay ay bubuha- 
ying-muli. Ipinahiwatig ito ni Jesus nang banggitin 
niya na may “mga ibinilang na karapat-dapat mag- 
kamit ng sistemang iyon ng mga bagay at ng pag- 
kabuhay-muli mula sa mga patay.” (Luc 20:35) Ang 
posibilidad naman na may mga tatanggap ng wa- 
lang-hanggang pagkapuksa ay ipinakikita ng mga 
salita ni Jesus sa Mateo 10:28: “Huwag kayong ma- 
takot doon sa mga pumapatay ng katawan ngunit 
hindi makapapatay ng kaluluwa, kundi sa halip ay 
matakot kayo sa kaniya na makapupuksa kapuwa sa 


PAGREREGLA 


kaluluwa at katawan sa Gehenna.” Tungkol sa teks- 
tong ito, ang The New International Dictionary of 
New Testament Theology (inedit ni C. Brown, 1978, 
Tomo 3, p. 304) ay nagsabi: “Hindi itinuturo ng Mat. 
10:28 ang pagiging imortal ng kaluluwa kundi ang 
pagiging di-mababago ng hatol ng Diyos sa mga di- 
nagsisisi.” Gayundin, para sa pariralang Griego sa 
Mateo 10:28 na isinalin bilang pumuksa kapuwa sa 
kaluluwa at katawan sa Gehenna, ang Greek-En- 
glish Lexicon of the New Testament ni Bauer (nire- 
bisa nina F. W. Gingrich at F. Danker, 1979, p. 95) 
ay nagbigay ng kahulugang “walang-hanggang ka- 
matayan.” Samakatuwid, ang paghahagis sa isa sa 
Gehenna ay nangangahulugan ng lubos na pagka- 
puksa na mula roo'y wala nang pagkabuhay-muli. 
--Tingnan ang GEHENNA. 

“Ang Sodoma at Gomorra at ang mga lunsod sa 
palibot nila . . . ay nakalagay sa harap natin bilang 
isang babalang halimbawa sa pagdanas ng paru- 
sang hatol na walang-hanggang apoy.” (Jud 7) Ma- 
liwanag na ang parusang iyan ay hindi lamang para 
sa mga lugar na iyon kundi para rin sa mga tuma- 
tahan doon, sapagkat ang mga tao roon ang guma- 
wa ng malulubhang pagkakasala na humantong 
sa pagkalipol ng mga iyon. 

Ang posibilidad ng walang-hanggang pagkapuk- 
sa ay partikular na mapapaharap sa ibang mga tao 
sa katapusan ng sistema ng mga bagay. Nang tanu- 
ngin si Jesus ng kaniyang mga alagad kung ano 
'ang magiging tanda ng kaniyang pagkanaririto at 
ng katapusan ng sistema ng mga bagay, inilakip 
niya sa kaniyang sagot ang talinghaga tungkol sa 
mga tupa at mga kambing. (Mat 24:3; 25:31-46) 
Tungkol sa “mga kambing,” inihula na sasabihin ng 
makalangit na Hari: “Lumayo kayo sa akin, kayo na 
mga isinumpa, patungo sa walang-hanggang apoy 
na inihanda para sa Diyablo at sa kaniyang mga 
anghel,” at idinagdag pa ni Jesus, “Ang mga ito ay 
magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol.” Mali- 
wanag, ang saloobin at mga pagkilos ng ilang indi- 
biduwal ay hahantong sa kanilang permanenteng 
pagkapuksa. 

Gayunman, "hindi nais ni Jehova na ang sinuman 
ay mapuksa kundi nais niya na ang lahat ay maka- 
abot sa pagsisisi.” (2Pe 3:9, ihambing ang Eze 18: 
23, 32.) Sa katunayan, gayon na lamang ang pag- 
ibig ni Jehova sa mga tao anupat inilaan niya ang 
haing pantubos ng kaniyang sariling Anak, si Jesu- 
Kristo. (Ju 3:16, ihambing ang San 4:12.) Sa kabila 
ng maibiging paglalaang ito, ang karamihan ay tu- 
matangging tumahak sa “daan na umaakay patu- 
ngo sa buhay” at sa halip ay nananatili sa “daan na 
umaakay patungo sa pagkapuksa.”---Mat 7:13, 14. 

Ipinakikita ng Bibliya na maraming bagay, indibi- 
duwal, at organisasyon ang tatanggap ng walang- 


702 


hanggang pagkapuksa. Tinukoy ni Jesus si Hudas 
bilang “anak ng pagkapuksa.” (Ju 17:12) Dahil si- 
nadya ni Hudas na ipagkanulo ang Anak ng Diyos, 
siya'y itinalaga sa walang-hanggang pagkapuksa. 
Totoo rin ito kung tungkol sa mga namumusong sa 
banal na espiritu. Sila'y nagkakasala ng “walang- 
hanggang kasalanan” at hindi patatawarin “sa siste- 
mang ito ng mga bagay ni doon sa darating.” (Mar 
3:28, 29, Mat 12:32, tingnan ang PAMUMUSONG.) Per- 
manenteng pagkapuksa rin ang naghihintay sa mga 
indibiduwal na dahil sa sarili nilang pagpili ay “hin- 
di nakakakilala sa Diyos at doon sa mga hindi su- 
musunod sa mabuting balita.” (2Te 1:8, 9) Ang 
makasagisag na apostatang “taong tampalasan” ay 
tinatawag ding “anak ng pagkapuksa.” (2Te 2:3: 
tingnan ang TAONG TAMPALASAN.) Isang hatol na wa- 
lang-hanggang pagkapuksa ang ipinasiya para kay 
Satanas, sa kaniyang mga demonyo, sa makasagi- 
sag na “mabangis na hayop" at “bulaang propeta,” at 
maging sa kamatayan at Hades. (Mat 25:41: Apo 20: 
10, 14, 15: 21:8) Ang lahat ng mga ito ay ihahagis sa 
“lawa ng apoy,” samakatuwid ay pupuksain nang 
walang hanggan.--Tingnan ang LAWA NG APOY. 

Noong panahon ng Bibliya, ang apoy ang itinutu- 
ring na pinakalubusang paraan ng pagpuksa. Kaya 
naman, ginamit ni Jesus ang apoy upang ilarawan 
ang lubusang pagkapuksa ng mga balakyot.---Mat 
13:40-42, 49, 50; tingnan ang Apoy. 


PAGREREGLA. Ang pana-panahong pag-agas 
ng regla (dugo, fluido, at mga labi ng mga himay- 
may) mula sa matris ng babae. Karaniwan nang 
buwanan ang pagreregla ng mga babae, anupat 
dumarating humigit-kumulang tuwing ikaapat na 
linggo. Nagsisimulang magkaregla ang mga babae 
sa panahon ng pagdadalaga, at karaniwan nang 
nagpapatuloy ito hanggang sa panahon ng meno- 
pos, anupat ang bawat pagreregla ay kadalasang tu- 
matagal nang mula tatlo hanggang limang araw. 

Sa Kasulatan, iniuugnay sa karumihan ang pagre- 
regla (Lev 12:2: Eze 22:10: 36:17), anupat kung min- 
san, ang isang anyo ng salitang Hebreo na may 
kinalaman dito (nid'dah') ay isinasalin bilang “karu- 
mihan sa pagreregla.” (Lev 15:25, 26) Ang isang 
anyo ng isa pang terminong Hebreo, da:weh, na 
maaaring tumukoy sa pagkakasakit (Pan 5:17), ay 
isinasalin naman bilang “babaing nireregla.” (Lev 
15:33, Isa 30:22) Pagreregla rin ang tinutukoy ng 
pariralang “kaugaliang bagay sa mga babae.”---Gen 
31:35. 

“Marumi” sa Ilalim ng Kautusan. Ayon sa 
Kautusang Mosaiko, ang isang babae ay itinuturing 
na marumi sa loob ng pitong araw sa panahon ng 
normal na pagreregla. Ang higaan o anumang ba- 
gay na hihigaan o uupuan ng babaing nireregla ay 
magiging marumi rin. Ang sinumang humipo sa 


703 


babaing iyon o sa mga bagay na naparumi niya ay 
kailangang maglaba ng mga kasuutan nito at mali- 
go, at ang taong iyon ay mananatiling marumi 
hanggang sa gabi. Kung ang karumihan sa pagre- 
regla ng babae ay mapasaisang lalaki na sumiping 
sa kaniya (halimbawa, sa di-sinasadya ay nakipag- 
talik ang isang lalaki sa kaniyang asawa sa pasimu- 
la ng pagreregla nito), ang lalaki ay magiging ma- 
rumi sa loob ng pitong araw, at ang higaan na 
hihigaan niya ay ituturing na marumi. 

Ang babae ay mamalasin ding marumi sa yugto 
ng di-pangkaraniwang pag-agas ng dugo o ng 'pag- 
agos na mas matagal kaysa sa kaniyang karumihan 
sa pagreregla, at sa panahong iyon ay naparurumi 
niya ang mga bagay na hinihigaan o inuupuan niya 
pati ang mga taong humihipo sa mga bagay na ito. 
Kapag tumigil na ang di-normal na pag-agas, bibi- 
lang siya ng pitong araw, at saka siya magiging ma- 
linis. Sa ikawalong araw, ang babae ay magdadala 
sa saserdote ng dalawang batu-bato o dalawang ina- 
kay na kalapati, anupat magbabayad-sala ang saser- 
dote para sa kaniya at ihaharap nito kay Jehova ang 
isa sa mga nilalang na iyon bilang handog ukol sa 
kasalanan at ang isa naman bilang handog na sinu- 
sunog.--Lev 15:19-30, tingnan ang MALINIS, KALINI- 
SAN. 

Kung sinadya ng isang lalaki at ng isang babae 
na magsiping sa panahon ng karumihan sa pagre- 
regla ng babae, lilipulin sila. (Lev 18:19, 20:18) 
Malamang na nakatulong sa kalusugan ang pag- 
babawal sa seksuwal na pagtatalik sa panahon 
ng pagreregla. Halimbawa, maaaring nahadlangan 
nito ang pamamaga sa kapaligiran ng ari, ang ka- 
raniwang urethritis. Dahil sa mga tuntunin ng Ka- 
utusan may kinalaman sa pagreregla o pag-agas 
ng dugo, maaaring naipaalaala rin sa mga Israeli- 
ta ang kabanalan ng dugo. Hindi nagtatangi ang 
mga alituntuning ito laban sa mga babae, sapagkat 
nagiging marumi rin ang mga lalaki dahil sa mga 
agas na dinaranas ng mga ito. (Lev 15:1-17) Lalong 
mahalaga, ipinakikita ng mga tuntunin may kina- 
laman sa pagreregla ang konsiderasyon ni Jeho- 
va sa mga kababaihan. Bagaman wala na sa ila- 
lim ng Kautusan ang Kristiyanong asawang lalaki, 
(Ro 6:14: Efe 2:11-16), makabubuti rin na isaa- 
lang-alang niya ang mga siklo at ang nagbaba- 
gong kalagayan ng kaniyang asawang babae, anu- 
pat nananahanang kasama nito “ayon sa kaalaman" 
at pinag-uukulan ito ng karangalang “gaya ng sa 
isang mas mahinang sisidlan, yaong may katangi- 
ang pambabae.”---1Pe 3:7. 


PAGRERETIRO. Pagtigil ng isa sa pagtatra- 
baho o sa ilang aspekto nito. 

Nang atasan ni Jehova ang mga Levita (yaong 
mga hindi kabilang sa makasaserdoteng pamilya ni 


PAGRERETIRO 


Aaron) upang maglingkod sa tolda ng kapisanan sa 
ilalim ng pangangasiwa ng mga saserdote, gumawa 
siya ng maibiging paglalaan para sa kanilang kapa- 
kanan. Iniutos niya kay Moises: “Ito ang nauukol 
sa mga Levita: Mula dalawampu't limang taong gu- 
lang pataas ay paroroon siya upang pumasok sa 
pangkat na naglilingkod sa tolda ng kapisanan. Ngu- 
nit paglampas sa edad na limampung taon ay mag- 
reretiro siya mula sa pangkat na naglilingkod at 
hindi na maglilingkod pa. At tutulungan niya ang 
kaniyang mga kapatid sa tolda ng kapisanan sa pag- 
aasikaso ng katungkulan, ngunit hindi siya gagawa 
ng anumang paglilingkod. ”--Bil 8:23-26, 1Cr 23:3. 

Inilalarawan sa Bilang kabanata 4 ang kaayusan 
ng paglilingkod ng mga Levita. Sinabi roon na irere- 
histro sila mula sa edad na 30 hanggang 50. 

Mabigat na trabaho ang pagtatayo, pagkakalas, at 
pagbubuhat ng tolda ng kapisanan. Bawat isa sa 
96 na may-ukit na tuntungang yari sa pilak para sa 
mga hamba ay tumitimbang nang isang talento 
(mga 34 na kg, 92 lb t); mayroon ding apat na tun- 
tungan, na malamang ay gayundin ang timbang, 
para sa mga haliging nasa pagitan ng mga silid ng 
dakong Banal at ng Kabanal-banalan, at limang 
tuntungang tanso para sa mga haliging nasa pasu- 
kan ng tabernakulo. (Exo 26:19, 21, 25, 32, 37; 
38:27) Ang 48 hamba (na may haba na 4.5 m 
[14.6 piye], may lapad na 67 sentimetro [26 na pul- 
gada]) ay gawa sa akasya, isang mabigat na kahoy 
na may pinong hilatsa, at binalutan ng ginto. (Exo 
26:15-25, 29) Mayroon ding mga barakilang binalu- 
tan ng ginto na nakapahalang sa magkabilang tagi- 
liran at sa likuran ng tabernakulo. (Exo 26:26-29) 
Mabibigat ang lahat ng bagay na ito. Karagdagan 
pa, nariyan din ang bigat ng mga pantakip na yari 
sa balat ng poka, balat ng barakong tupa, balahibo 
ng kambing, at lino, pati na ang bigat ng pantabing 
na lino sa palibot ng looban, kasama ang mga hali- 
gi nito at gayundin ang may-ukit na mga tuntu- 
ngan at mga pantoldang tulos nito, at iba pa. Kaya 
naman talagang nangangailangan ng pisikal na la- 
kas ang pag-aasikaso sa tabernakulo. (Exo 26:1-14: 
27:9-19) Anim na karwahe ang inilaan para sa pag- 
hakot ng mga gamit na ito. Ang natatakpang kaban 
ng tipan, mesa ng tinapay na pantanghal, ginintu- 
ang kandelero, at altar na pinaghahainan na binalu- 
tan ng tanso ay pinapasan ng mga Kohatita sa kani- 
lang mga balikat habang naglalakad sila.---Bil 7:7-9: 
Exo 25:10-40, 27:1-8: Bil 4:9, 10. 

Waring ang isa pang layunin ng kaayusan ng 
pagreretiro ay upang mabigyan ang lahat ng mga 
Levita ng pagkakataon na makapaglingkod sa santu- 
waryo, yamang limitado lamang ang kailangan sa 
kanila, lalo na noong ginagamit pa ang tolda ng ka- 
pisanan o tabernakulo. Walang inilaang pagreretiro 


PAGSALANSANG 


para sa mga saserdote, samakatuwid nga, ang mga 
Levita na mula sa pamilya ni Aaron. 

Maliwanag na mula sa edad na 25 hanggang 30, 
ang isang Levita ay may ipinaglilingkod na limang 
taon na matatawag na “pagsasanay.” Posibleng hin- 
di ginamit ang nakababatang mga Levitang ito sa 
mabibigat na tungkulin, na para lamang sa mga 
30 taong gulang pataas--mga lalaking nasa hus- 
tong-gulang. (Tingnan ang EDAD.) Nang magla- 
on, pagkatapos na permanenteng mailagay sa Bun- 
dok Sion ang Kaban (at lalo na noong malapit nang 
itayo ang templo), ang mabigat na trabaho ng pag- 
lilipat-lipat sa santuwaryo ay nagwakas. Kaya na- 
man isinaayos ni David na sa edad na 20 magsisi- 
mula ang paglilingkod ng mga Levita. Tiyak na ito'y 
dahil mas marami ang kakailanganing mag-asikaso 
sa lubhang pinalawak na paglilingkod sa templo. 
— 1Cr 23:24-27. 

Ang mga Levitang nagretiro sa edad na 50 ay 
hindi naman retirado sa lahat ng paglilingkod. Maa- 
ari pa rin silang magboluntaryo at ‘tumulong sa ka- 
nilang mga kapatid sa tolda ng kapisanan sa pag- 
aasikaso ng katungkulan.’ (Bil 8:26) Malamang ay 
naglingkod sila bilang mga tagapayo at tumulong sa 
pag-aasikaso sa ilang mas magagaan na trabahong 
kasama sa tungkulin ng mga Levita, ngunit hindi na 
sila binibigyan ng mabibigat na trabaho. Nagtuturo 
pa rin sila ng Kautusan sa bayan. (Deu 33:8-10; 2Cr 
35:3) Ang mga kasamahan nila na nakatira sa mga 
kanlungang lunsod ay tumutulong sa mga nanga- 
nganlong doon. 

Ang Ministeryong Kristiyano. Yaong mga 
nagiging espirituwal na “kapatid” ni Jesu-Kristo 
at mga sumusunod sa yapak niya ay tinawag na 
“isang maharlikang pagkasaserdote.” (Heb 2:10-12, 
1Pe 2:9) Walang inilaang pagreretiro para sa kanila. 
Bagaman nasa bilangguan, ang apostol na si Pablo 
ay aktibo sa kaniyang ministeryo at nagpatuloy sa 
kaniyang ministeryal na gawain hanggang sa siya'y 
patayin. (Gaw 28:30, 31, 2Ti 4:6, 7) Nanatiling akti- 
bo si Pedro hanggang sa wakas ng kaniyang buhay. 
(2Pe 1:13-15) Napakatanda na ni Juan nang isulat 
niya ang kaniyang Ebanghelyo at ang tatlong kano- 
nikal na liham noong mga 98 C.E. 

Ang “malaking pulutong,” na nakita ni Juan pag- 
katapos ng pangitain niya tungkol sa 144,000 na 
“tinatakan,” ay sinasabing nag-uukol sa Diyos ng 
sagradong paglilingkod araw at gabi, o patuluyan. 
Samakatuwid, hindi nagreretiro sa paglilingkod sa 
Diyos ang sinumang Kristiyano.--Apo 7:4, 9, 15. 


PAGSALANSANG. Tingnan ang KASALANAN. 


PAGSAMBA. Pag-uukol ng mapagpitagang 
pagpaparangal o paggalang. Saklaw ng tunay na 
pagsamba sa Maylalang ang bawat aspekto ng bu- 


704 


hay ng isang indibiduwal. Sumulat ang apostol na si 
Pablo sa mga taga-Corinto: “Kayo man ay kumakain 
o umiinom o gumagawa ng anupaman, gawin nin- 
yo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos.” 
--1Co0 10:31. 

Nang lalangin ng Diyos na Jehova si Adan, hindi 
Siya nagtakda ng isang partikular na seremonya 
o isang pamamaraan para makalapit sa Kaniya ang 
sakdal na tao sa pagsamba. Gayunpaman, mapagli- 
lingkuran o masasamba ni Adan ang kaniyang May- 
lalang sa pamamagitan ng tapat na paggawa ng 
kalooban ng kaniyang makalangit na Ama. Nang 
maglaon, sa bansang Israel, binalangkas ni Jehova 
ang isang paraan ng paglapit ukol sa pagsamba, na 
may kalakip na paghahain, isang pagkasaserdote, at 
isang santuwaryo. (Tingnan ang PAGLAPIT SA DIYOS.) 
Gayunman, isa lamang itong “anino ng mabubuting 
bagay na darating, ngunit hindi ang mismong ka- 
buuan ng mga bagay.” (Heb 10:1) Mula't sapol, 
ang pangunahing idiniriin ay ang pagsasagawa ng 
pananampalataya--ang paggawa ng kalooban ng 
Diyos na Jehova---at hindi ang seremonya o ritwal. 
--Mat 7:21, San 2:17-26. 

Gaya nga ng sinabi ng propetang si Mikas: “Ano 
ang ihaharap ko kay Jehova? Ano ang dadalhin ko 
sa aking pagyukod sa harap ng Diyos na nasa kaita- 
asan? Ako ba ay maghaharap sa kaniya ng mga bu- 
ong handog na sinusunog, ng mga guya na isang ta- 
ong gulang? Malulugod ba si Jehova sa libu-libong 
barakong tupa, sa sampu-sampung libong ilog ng 
langis? Ibibigay ko ba ang panganay kong anak na 
lalaki dahil sa aking pagsalansang, ang bunga ng 
aking tiyan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? 
Sinabi niya sa iyo, O makalupang tao, kung ano ang 
mabuti. At ano ang hinihingi sa iyo ni Jehova kun- 
di ang magsagawa ng katarungan at ibigin ang ka- 
baitan at maging mahinhin sa paglakad na kasama 
ng iyong Diyos?”---Mik 6:6-8, ihambing ang Aw 50: 
8-15, 23. 

Mga Terminong Hebreo at Griego. Karami- 
han sa mga salitang Hebreo at Griego na maaaring 
tumukoy sa pagsamba ay maikakapit din sa mga 
gawa na hindi nagsasangkot ng pagsamba. Gayun- 
man, matitiyak mula sa konteksto kung paano dapat 
unawain ang mga salitang iyon. 

Ang isa sa mga salitang Hebreo na nagpapahiwa- 
tig ng pagsamba (“@-vadh') ay may saligang kahulu- 
gan na “maglingkod.” (Gen 14:4: 15:13, 29:15) Ang 
paglilingkod o pagsamba kay Jehova ay humihiling 
ng pagsunod sa lahat ng kaniyang mga utos, anupat 
ginagawa ang kaniyang kalooban nang may bukod- 
tanging debosyon sa kaniya. (Exo 19:5, Deu 30:15- 
20; Jos 24:14, 15) Samakatuwid, kung ang isa ay 
magsasagawa ng anumang ritwal o magpapakita ng 
debosyon sa iba pang mga diyos, tinatalikuran niya 


705 


ang tunay na pagsamba.--Deu 11:13-17, Huk 3: 
6, 7. 

Ang isa pang terminong Hebreo na nagpapahi- 
watig ng pagsamba ay hish-tachawah', na pangu- 
nahin nang nangangahulugang “yumukod” (Gen 
18:2), o mangayupapa. (Tingnan ang PANGANGAYU- 
PAPA.) Bagaman kung minsan ang gayong pagyu- 
kod ay pagpapakita lamang ng paggalang o pag- 
papakundangan sa ibang persona (Gen 19:1, 2: 
33:1-6, 37:9, 10), maaari rin itong maging isang ka- 
pahayagan ng pagsamba, anupat nagpapahiwatig 
ng pagpipitagan at pasasalamat sa Diyos at ng pag- 
papasakop sa Kaniyang kalooban. Kapag ginagamit 
may kinalaman sa tunay na Diyos o sa huwad na 
mga diyos, ang salitang hish-tachawah' kung min- 
san ay iniuugnay sa paghahain at pananalangin. 
(Gen 22:5-7: 24:26, 27: Isa 44:17) Ipinahihiwatig 
nito na karaniwan noon ang pagyukod kapag nana- 
nalangin o naghahandog ng hain.--Tingnan ang 
PANALANGIN. 

Ang salitang-ugat na Hebreo na sa-ghadh ' (Isa 44: 
15, 17, 19, 46:6) ay pangunahin nang nangangahu- 
lugang “magpatirapa.” Ang katumbas nito sa Ara- 
maiko ay karaniwang iniuugnay sa pagsamba (Dan 
3:5-7, 10-15, 18, 28), ngunit sa Daniel 2:46 ay gina- 
mit ito upang tumukoy sa pagbibigay-galang ni Ha- 
ring Nabucodonosor kay Daniel, noong magpatirapa 
siya sa harap ng propeta. 

Ang pandiwang Griego na la-treuo (Luc 1:74, 
2:37: 4:8, Gaw 7:7) at ang pangngalang la-trei'a (Ju 
16:2, Ro 9:4) ay nagtatawid ng ideya ng pag-uukol, 
hindi ng basta ordinaryo at pangkaraniwang pagli- 
lingkod, kundi ng sagradong paglilingkod. 

Ang salitang Griego na pro-sky-ne'o ay halos ka- 
tumbas ng terminong Hebreo na hish-tachawah', na 
kapuwa nagpapahiwatig ng ideya ng pangangayu- 
papa at, kung minsan, ng pagsamba. Ang termi- 
nong prosky'ne'o ay ginagamit may kaugnayan sa 
pangangayupapa ng alipin sa isang hari (Mat 18:26) 
at gayundin sa gawa ng pagsamba na hiniling ni Sa- 
tanas nang ialok niya kay Jesus ang lahat ng mga 
kaharian ng sanlibutan at ang kanilang kaluwalha- 
tian. (Mat 4:8, 9) Kung nangayupapa noon si Jesus 
sa Diyablo, mangangahulugan iyon na nagpapasa- 
kop siya kay Satanas at na ginagawa niyang lingkod 
ng Diyablo ang kaniyang sarili. Ngunit tumanggi si 
Jesus, na sinasabi: “Lumayas ka, Satanas! Sapagkat 
nasusulat, 'Si Jehova na iyong Diyos ang sasamba- 
hin mo [isang anyo ng Gr. na prosky:neo o, sa ulat 
ng Deuteronomio na sinipi ni Jesus, ng Heb. na 
hish-tachawah |, at sa kaniya ka lamang mag-uukol 
ng sagradong paglilingkod [isang anyo ng Gr. na 
la-treu'o o ng Heb. na @-vadh'].'" (Mat 4:10, Deu 5:9, 
6:13) Sa katulad na paraan, ang pagsamba, panga- 
ngayupapa, o pagyukod sa “mabangis na hayop” at 


PAGSAMBA 


sa “larawan” nito ay nauugnay sa paglilingkod, sa- 
pagkat ang mga mananamba ng mga ito ay ipina- 
kikilala bilang mga tagasuporta ng “mabangis na 
hayop" at ng “larawan” nito at may marka sa kamay 
(na ginagamit sa paglilingkod) o sa noo (para maki- 
ta ng lahat). Yamang ang Diyablo ang nagbibigay 
ng awtoridad sa mabangis na hayop, ang pagsam- 
ba sa mabangis na hayop, sa katunayan, ay pag- 
samba o paglilingkod sa Diyablo.--Apo 13:4, 15-17, 
14:9-11. 

Ang iba pang mga salitang Griego na nauugnay 
sa pagsamba ay hinalaw sa eu-sebeo, threskeu o, 
at se'bo-mai. Ang salitang eu-sebe 0o ay nanganga- 
hulugang “mag-ukol ng makadiyos na debosyon” 
o “magpakundangan, magpitagan.” (Tingnan ang 
MAKADIYOS NA DEBOSYON.) Sa Gawa 17:23, ang ter- 
minong ito ay ginamit may kinalaman sa maka- 
diyos na debosyon o pagpapakundangan na iniu- 
kol ng mga lalaki ng Atenas sa isang “Di-kilalang 
Diyos.” Nagmula naman sa thresskeu0o ang pang- 
ngalang threskei'a, ipinapalagay na tumutukoy sa 
isang “anyo ng pagsamba,” tunay man o huwad. 
(Gaw 26:5: Col 2:18) Ang tunay na pagsamba na isi- 
nagawa ng mga Kristiyano ay kinakitaan ng tunay 
na pagmamalasakit sa mga dukha at ng pagiging 
lubusang hiwalay sa di-makadiyos na sanlibutan. 
(San 1:26, 27) Ang salitang se'bo-mai (Mat 15:9: Mar 
7:7: Gaw 18:7, 19:27) at ang kaugnay na terminong 
se-ba'z0-mai (Ro 1:25) ay nangangahulugang “mag- 
pitagan, magpakundangan, sumamba.” Ang mga 
pinag-uukulan naman ng pagsamba o ng debos- 
yon ay tinutukoy ng pangngalang se'ba-sma. (Gaw 
17:23: 2Te 2:4) May dalawa pang termino na nag- 
mula sa gayunding pandiwang salitang-ugat, na 
may unlaping Theos, Diyos. Ang mga ito ay theo- 
sebes’, nangangahulugang “may pagpipitagan sa 
Diyos” (Ju 9:31), at theose'bei'a, tumutukoy sa “pag- 
pipitagan sa Diyos."--1ITi 2:10. 

Pagsamba na Tinatanggap ng Diyos. Ang 
tanging pagsamba na tinatanggap ng Diyos na Je- 
hova ay ang pagsamba niyaong mga gumagawi na 
kasuwato ng kaniyang kalooban. (Mat 15:9: Mar 7:7) 
Sinabi ni Kristo Jesus sa isang babaing Samaritana: 
“Ang oras ay dumarating na kahit sa bundok na ito 
[Gerizim] ni sa Jerusalem man ay hindi ninyo sa- 
sambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi 
ninyo nakikilala, sinasamba namin ang aming naki- 
kilala... . Gayunpaman, ang oras ay dumarating, at 
ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na 
mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, 
sapagkat, sa katunayan, hinahanap ng Ama ang 
mga tulad nito upang sumamba sa kaniya. Ang 
Diyos ay Espiritu, at yaong mga sumasamba sa ka- 
niya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan.” 
- Ju 4:21-24. 


PAGSAMPA 


Malinaw na ipinakikita ng mga salita ni Jesus na 
ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa 
mga bagay na nakikita at sa heograpikong lokasyon. 
Sa halip na umasa sa paningin o pandamdam, ang 
tunay na mananamba ay nananampalataya at, na- 
saan man siya, nananatili siyang may mapagpita- 
gang saloobin sa Diyos. Sa gayon ay sumasamba 
siya, hindi sa tulong ng anumang bagay na ka- 
niyang nakikita o nahahawakan, kundi sa espiri- 
tu. Yamang taglay niya ang katotohanang ayon sa 
isiniwalat ng Diyos, ang kaniyang pagsamba ay ka- 
suwato ng katotohanan. Palibhasa'y nakilala na niya 
ang Diyos sa pamamagitan ng Bibliya at ng katiba- 
yan ng pagkilos ng espiritu ng Diyos sa kaniyang 
buhay, ang taong sumasamba sa espiritu at katoto- 
hanan ay tiyak na "nakakakilala sa kaniyang sina- 
samba.” 


PAGSAMPA. Ang pananalitang Hebreo na Shir 
ham-ma-'alohth, na superskripsiyon ng 15 awit 
(Aw 120-134), ay isinasalin sa iba't ibang paraan bi- 
lang “Isang Awit ng mga antas” (KJ), “Isang grad- 
wal na awit” (Dy, Aw 119-133), “Isang Awit ng mga 
Baytang ng Hagdanan” (tlb sa Rbi8 sa Aw 120:Sup), 
“Awit sa mga Pagsampa” (AS-Tg), “Awit ng Pag- 
ahon” (BSP). Sinasabing ang apat sa mga awit na ito 
ay kinatha ni David at ang isa naman ay kinatha ni 
Solomon. Pinagtatalunan pa rin ang eksaktong ka- 
hulugan ng superskripsiyong ito. 

Ayon sa tradisyong Judio (Mishnah, Middot 2:5), 
ang 15 awit na ito ay inaawit ng mga Levita habang 
umaakyat sila sa 15 baytang mula sa Looban ng 
mga Babae patungo sa Looban ng Israel sa templo 
na nasa Jerusalem. Gayunman, ang pangmalas na 
ito ay hindi na pinaniniwalaan ng karamihan sa 
ngayon. Sinasabi ng ilan na ang pariralang ito ay 
tumutukoy sa matayog na mensahe ng mga awit na 
ito, bagaman wala namang gaanong saligan ang 
pangmalas na nakatataas ang mga ito sa iba pang 
kinasihang mga awit. Naniniwala ang karamihan sa 
mga komentarista na inilakip sa mga awit na ito ang 
gayong pamagat dahil ang mga ito ay inaawit ng 
mga mananambang Israelita habang sila ay nagla- 
lakbay o umaahon patungo sa mataas na lunsod ng 
Jerusalem na nasa kabundukan ng Juda kapag ma- 
saya silang dumadalo sa tatlong pangunahing ka- 
pistahan doon taun-taon. (Deu 12:5-7: 16:16; Aw 
42:4: Isa 30:29) Sa Ezra 7:9, ginagamit ang salitang 
ma-alah' sa katulad na paraan upang tumukoy sa 
“pag-ahon” ng mga Israelita mula sa Babilonya pa- 
tungong Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon. Si- 
nusuportahan ng mga pananalita ng Awit 122:1-4 
ang pangmalas na ito, ngunit iba't iba ang nilala- 
man ng iba pang mga awit na kabilang sa grupong 
ito kung kaya hindi pa rin matiyak ang kahulugan 
ng pananalitang ito. 


706 


PAGSASAKA, MGA KAGAMITAN SA. 

Bagaman bumabanggit ang Bibliya ng iba't ibang 
gawaing agrikultural, hindi nito detalyadong inilala- 
rawan ang mga kagamitang ginamit noon sa pagsa- 
saka. Gayunman, ang mga larawan ng mga ka- 
gamitan sa pagsasaka na nasa mga bantayog ng 
Ehipto at maging ang labi ng mga kagamitang na- 
tagpuan sa Ehipto at Palestina ay nagsisilbing kapu- 
punan ng rekord ng Bibliya. Bukod diyan, malaki 
ang pagkakahawig ng mga ito sa simpleng mga ka- 
gamitan sa pagsasaka na ginagamit pa rin sa ilang 
bahagi ng Ehipto at Palestina. 

Ang mga tinidor na ginamit noon sa pagtatahip 
(Isa 30:24, Jer 15:7), gaya niyaong mga ginamit ni- 
tong kalilipas na mga panahon, ay malamang na 
gawa sa kahoy at may ilang nakakurbang tulis. 

Ang suyod ay hindi binabanggit sa Bibliya, 
ngunit ang pagsusuyod ay ipinakikitang naiiba sa 
pag-aararo. (Isa 28:24: Os 10:11) Pangunahing gi- 
nagamit ang makabagong suyod sa pagdurog at 
pagpatag ng lupa, bagaman ginagamit din ito sa 
paglalatag ng dayami, pagtatakip sa binhi, at pag- 
aalis ng mga panirang-damo. Noong sinaunang 
panahon, marahil ay isang tablang may pabigat 
o isang magaspang na kahoy ang kinakaladkad sa 
ibabaw ng inararong lupa upang durugin at patagin 
ang buu-buong lupa. 

Ginamit ang asarol upang alisan ang lupa ng mga 
panirang-damo at malamang ay upang durugin din 
ang buu-buong lupa. Sa ilang makahulang talata, 
espesipikong binanggit ang paggamit ng mga asarol 
sa ubasan.--Isa 5:5, 6, 7:23-25. 

Malamang na ginamit ang asada upang hukayin 
at bunutin ang mga ugat ng mga panirang-damo at 
upang buhaghagin ang lupa. Noong mga araw ni 
Saul, kabilang ito sa mga kasangkapan na kinai- 
langang dalhin ng mga Israelita sa mga Filisteo 
upang ipahasa. (1Sa 13:20, 21) May natagpuang 
mga asadang bronse at bakal na kahawig ng maka- 
bagong asarol. 

Ang simpleng kahoy na araro na ginagamit pa rin 
sa ilang bahagi ng mga lupain sa Bibliya ay walang 
gaanong ipinagbago sa paglipas ng mga siglo, gaya 
ng malinaw na makikita kung ihahambing ito sa 
mga larawan ng mga araro sa mga sinaunang ban- 
tayog at maging sa mga tapyas na luwad. Ang ara- 
ro ay hindi kinakabitan ng mga gulong ni dinisenyo 
man ito para sa pagbubungkal ng mga tudling: 
binubuhaghag lamang nito ang lupa sa lalim na 
mga 8 o 10 sentimetro (3 o 4 na pulgada). Maliban 
sa metal na sudsod nito, ang araro ay gawa sa ka- 
hoy. (Ihambing ang 1Sa 13:20, 1Ha 19:19, 21, Isa 
2:4.) Ang kalakhang bahagi ng araro ay isang kahoy 
na pinagkakabitan ng sudsod. Ang tanso at bron- 
seng mga sudsod (sa katunayan, mga tulis lamang 


707 


ng sudsod) na natagpuan sa paghuhukay sa Israel 
ay karaniwan nang may mga yupi dahil sa pagga- 
mit.--Tingnan ang PAG-AARARO. 

Ang karit na pampungos ay espesipikong bina- 
banggit sa Bibliya may kaugnayan sa pagpungos ng 
punong ubas. (Isa 18:5) Yamang sinasabi ng Kasu- 
latan na ang mga sibat ay gagawing mga karit na 
pampungos, at ang mga karit na pampungos naman 
ay gagawing mga sibat, maaaring ang kasangka- 
pang ito ay binubuo ng matalas na talim na hugis- 
kutsilyo na nakakabit sa isang hawakan anupat ma- 
aaring kahawig ng karaniwang karit.--Isa 2:4: Joe 
3:10. 

Ang karit ay pangunahin nang ginagamit noon sa 
paggapas ng nakatayong halamang butil, bagaman 
binabanggit din ng Bibliya ang paggamit ng karit 
kapag inaani ang bunga ng punong ubas. (Joe 3:13, 
Apo 14:18) Bahagyang nakakurba ang mga karit na 
natagpuan sa Israel. Ang ilang karit na natagpuan 
ay binubuo ng mga piraso ng batong pingkian na gi- 
natlaan, pinagkabit-kabit at idinikit sa isang piraso 
ng kahoy o buto ng hayop sa pamamagitan ng bitu- 
men. May natagpuan ding mga bakal na talim ng 
karit, at ang mga ito ay nakakabit sa isang hawakan 
sa pamamagitan ng mga rimatse o basta isinusuk- 
sok dito. 

Ang panggiik na kareta ay dinisenyo upang ihi- 
walay ang mga butil mula sa mga uhay nito. Mala- 
mang na ang panggiik na karetang ginamit noon ay 
kahawig ng dalawang uri ng kareta na ginagamit pa 
rin ngayon sa ilang bahagi ng mga lupain sa Bibli- 
ya. Ang isa ay binubuo ng mga tablang pinagdug- 
tung-dugtong na ang unahan ay nakatikwas. Ang 
ilalim nito ay may matatalas na bato o mga talim. 
(Ihambing ang 1Cr 21:23: Job 41:30, Isa 41:15.) Tu- 
matayo sa kareta ang tagapagpatakbo bilang pabi- 
gat. Ang isang uri naman ay may upuan para sa ta- 
gapagpatakbo at binubuo ng isang mababang kaha 
ng kariton na may apat na kanto. Ikinakabit sa ka- 
hang ito ang dalawa o tatlong magkakahilerang 
panggulong na may makikitid na piraso ng bakal. 
--Ihambing ang Isa 28:27, 28. 

Ang palang pantahip, malamang na yari sa ka- 
hoy, ay ginagamit noon sa pagsasaboy ng giniik na 
mga butil nang pasalungat sa hangin upang mata- 
ngay ang dayami at ipa.--Mat 3:12. 

Tingnan din ang AGRIKULTURA. 


PAGSASAULI. Pagpapanumbalik ng dating 
kalagayan. May kaugnayan sa pagbabalik ni Kristo, 
kapansin-pansin na ang Kasulatan ay bumabanggit 
ng “mga panahon ng pagsasauli [isang anyo ng Gr., 
apo'ka-ta'sta-sis] ng lahat ng mga bagay na sinalita 
ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang 
mga banal na propeta.”--Gaw 3:20, 21. 


PAGSASAYAW 


Sa tekstong ito, ang a-po-kata'sta-sis ay isinalin 
ng Ingles na King James Version bilang “restitu- 
tion.” Ang salitang Griegong ito mismo ay nagmu- 
la sa apo’, na nangangahulugang “pabalik” o “muli,” 
at kathi'stemi, na literal na nangangahulugang 
“ilapag.” Sa Gawa 1:6, ang katumbas nito na an- 
yong pandiwa ay isinalin bilang “isauli.” Sinabi ng 
Theological Dictionary of the New Testament, ine- 
dit ni G. Kittel, na ang saligang kahulugan ng 
terminong ito ay “pagbabalik sa dating kalaga- 
yan” o “pagsasauli.” (Isinalin ni G. Bromiley, 1964, 
Tomo I, p. 389) Ginamit ito ng Judiong istoryador 
na si Josephus nang tukuyin niya ang pagbabalik 
ng mga Judio mula sa pagkatapon. Sa mga akdang 
nakasulat sa papiro, ginamit ito may kaugnayan sa 
pagkukumpuni ng ilang gusali, pagsasauli ng mga 
ari-arian sa mga legal na may-ari, at pagbabalanse 
ng mga kuwenta. 

Yamang hindi espesipikong sinasabi ng Gawa 
3:21 kung anong mga bagay ang isasauli, dapat 
alamin kung ano ang “lahat ng mga bagay" na 
iyon sa pamamagitan ng pag-aaral sa mensahe ng 
Diyos na sinalita sa pamamagitan ng kaniyang 
mga propeta. 


PAGSASAYAW. Ang maindayog na mga 
pagkilos ng katawan, kadalasa'y sinasaliwan ng 
musika, anupat maaaring mabagal o napakagulo. 
Ang pagsasayaw ay isang nakikitang kapahayagan 
ng mga emosyon at mga saloobin ng isa, kadalasan 
ay nagbabadya ng kagalakan at masidhing ligaya, 
ngunit kung minsan ay ng pagkapoot at paghihi- 
ganti (gaya ng ipinakikita sa mga sayaw na pan- 
digmaan). Ang mga emosyon at mga damdaming 
ipinakikita sa sayaw ay higit pang pinatitingkad ng 
mga kostiyum na may angkop na mga kulay o ng 
makasagisag na mga aksesorya. 

Ang pagsasayaw ay isang sining na napakatanda 
na, at mula pa noong sinaunang panahon ay gina- 
gamit na ito ng halos lahat ng mga lahi bilang isang 
paraan ng pagpapahayag ng emosyon, partikular na 
sa pagsamba. Sa Hebreong Kasulatan ay may ilang 
pananalita na isinalin bilang “pagsasayaw,” “pai- 
kut-ikot na sayaw,” “sumasayaw,” at “naglululukso.” 
Ang pandiwang Hebreo na chul, na pangunahin 
nang nangangahulugang “uminog, bumaling,” ay 
isinasalin din bilang “sumayaw.” (Huk 21:21, iham- 
bing ang Jer 30:23: Pan 4:6.) Dalawang pangngalan 
na nangangahulugang “sayaw: paikut-ikot na sa- 
yaw” ang hinalaw sa pandiwang ito, samakatuwid 
nga ay ang ma-chohl' (Jer 31:4, Aw 150:4) at ang 
mecho-lah'--Sol 6:13; Huk 21:21. 

Mga Sayaw ng Tagumpay at Kapistahan. 
Ipinahayag ng mga mananayaw ang kanilang taos- 
pusong papuri at pasasalamat kay Jehova matapos 


PAGSAWAY 


masaksihan ng Israel ang nakapagpapasigla-ng- 
pananampalatayang pagtatanghal ng kapangyari- 
han ni Jehova nang puksain niya ang mga Ehipsi- 
yo. Kaya habang sinasabayan ng mga kalalakihan 
si Moises sa pag-awit ng isang awit ng tagumpay, 
pinangunahan naman ni Miriam ang mga kababa- 
ihan sa pagsasayaw sa saliw ng mga tamburin. 
(Exo 15:1, 20, 21) Ang isa pang sayaw ng tagum- 
pay na udyok ng masidhing relihiyosong damda- 
min ay ang sayaw ng anak na babae ni Jepte, 
na lumabas upang samahan ang kaniyang ama 
sa pagpuri kay Jehova dahil ibinigay Niya ang mga 
Ammonita sa mga kamay nito. (Huk 11:34) Ha- 
bang nagsasayaw sa saliw ng musika ng mga laud 
at mga tamburin, sinalubong ng mga kababaihan 
ng Israel sina Saul at David pagkatapos ng tagum- 
pay ni Jehova laban sa mga Filisteo. (1Sa 18:6, 7: 
21:11, 29:5) Ang pagsasayaw ay bahagi rin ng ilang 
taunang kapistahang may kaugnayan sa pagsamba 
kay Jehova. (Huk 21:19-21, 23) Inirerekomenda rin 
ng Mga Awit ang pagsasayaw bilang isang paraan 
ng pagpaparangal at pagpuri kay Jehova. “Purihin 
ninyo si Jah! .. . Purihin nawa nila ang kaniyang 
pangalan nang may sayawan. Tumugtog nawa sila 
para sa kaniya na may tamburin at alpa.” “Purihin 
ninyo siya ng tamburin at ng paikut-ikot na sa- 
yaw. ”--Aw 149:1, 3, 150:4. 

Nang dumating na sa Jerusalem ang kaban ng ti- 
pan, naging isang napakasayang okasyon iyon, par- 
tikular na para kay Haring David, na nagpadala sa 
kaniyang emosyon sa pamamagitan ng napakasig- 
lang pagsasayaw. “At sumayaw si David sa harap ni 
Jehova nang kaniyang buong lakas, . . . na naglulu- 
lukso at sumasayaw sa harap ni Jehova.”---2Sa 6:14- 
17: 1Cr 15:29. 

Ang pagsasayaw ay ginamit din ng mga tao sa 
mga bansang pagano para sa pagsamba. Ang mga 
prusisyon ng sinaunang Babilonya at ng iba pang 
mga bansa ay karaniwan nang nauugnay sa relihi- 
yon, at kadalasan nang nagsasayaw sila ng mga sa- 
yaw na pamprusisyon bilang bahagi ng okasyon. 
Ang mga sayaw naman sa Gresya ay karaniwan 
nang mga pagsasadula ng mga alamat na may ka- 
ugnayan sa kanilang mga diyos, na inilalarawan din 
bilang nagsasayaw. Ang mga sayaw para sa pag- 
aanak ay nilayong pumukaw sa seksuwal na pag- 
nanasa kapuwa ng mga mananayaw at ng mga 
nanonood. Ang mga Canaanita ay nagsagawa ng 
paikut-ikot na mga sayaw sa palibot ng kanilang 
mga idolo at mga sagradong poste bilang parangal 
sa mga puwersa ng kalikasan na nauugnay sa pag- 
kapalaanakin. Ang pagsamba kay Baal ay iniuugnay 
sa magaslaw at walang-taros na pagsasayaw. No- 
ong panahon ni Elias, nagsayaw sa gayong para- 
an ang mga saserdote ni Baal anupat, sa kalagit- 
naan ng makademonyong pagsasayaw na iyon ay 


708 


naghiwa sila sa kanilang sarili sa pamamagitan ng 
mga kutsilyo habang patuloy silang “umiika-ika sa 
palibot” ng altar. (1Ha 18:26-29) Ang ibang mga 
salin ay nagsasabing sila ay “nagsagawa ng paika- 
ikang sayaw” (AT), “nagsayaw sa pahintu-hintong 
paraan” (JP), “nagsagawa ng papilay-pilay na sa- 
yaw” (JB), “nagsisilukso” (AS-Tg), “sasayaw-sayaw 
sa isang paa” (BSP). Nang gawin nila ang ginintuang 
guya, ang mga Israelita ay nagsagawa rin ng isang 
anyo ng paganong pagsasayaw sa harap ng kanilang 
idolo, kung kaya hinatulan sila ni Jehova dahil dito. 
--Exo 32:6, 17-19. 

Iba Pang Pagbanggit ng Bibliya sa Pagsa- 
sayaw. Sa Israel, ang pagsasayaw ay karaniwan 
nang isinasagawa nang grupu-grupo, partikular na 
ng mga babae. Kapag sumasali sa pagsasayaw ang 
mga lalaki, mayroon silang sariling grupo, anupat 
lumilitaw na hindi nagsasayaw nang magkasama 
ang mga lalaki at mga babae. Ang mga sayaw ng 
mga Israelita ay nasa istilong pamprusisyon at pai- 
kut-ikot (Huk 21:21, 2Sa 6:14-16), ngunit ang mga 
istilong ito ay hindi katulad ng paganong mga sa- 
yaw na pamprusisyon o mga sayaw na paikut-ikot. 
Upang matiyak kung may pagkakatulad sa mga sa- 
yaw ng mga pagano ang mga galaw sa pagsasayaw, 
dapat isaalang-alang at ihambing sa mga iyon ang 
mga motibo at tunguhin ng mismong mga sayaw, 
ang binanggit na layunin ng mga sayaw, ang mga 
galaw ng katawan ng mga sumasayaw, at ang mga 
ideyang itinatawid ng gayong mga galaw sa mga 
nagmamasid. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
or-khe'o-mai ay isinalin bilang “sayaw.” Ayon kay 
W. E. Vine, ito ay “malamang na orihinal na nanga- 
ngahulugang iangat, gaya ng pag-aangat ng mga 
paa; samakatuwid nga, lumukso nang paulit-ulit.” 
(An Expository Dictionary of New Testament Words, 
1962, Tomo 1, p. 266) Lubhang nalugod si Herodes 
sa pagsasayaw ni Salome sa piging para sa kaniyang 
kaarawan anupat ipinagkaloob niya ang kahilingan 
nito at pinapugutan niya ng ulo si Juan na Tagapag- 
bautismo. (Mat 14:6-11, Mar 6:21-28, tingnan ang 
SALOME Blg. 2.) Inihalintulad ni Jesu-Kristo ang kani- 
yang salinlahi sa mga bata na napagmasdan niyang 
naglalaro at nagsasayaw sa pamilihan. (Mat 11:16- 
19: Luc 7:31-35) Ngunit sa ilustrasyon ni Jesus tung- 
kol sa alibughang anak, ibang salitang Griego na- 
man ang ginamit, kho-ros, kung saan hinalaw ang 
salitang Ingles na “chorus.” Ang salitang Griegong 
ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga manana- 
yaw, maliwanag na isang tropa ng mga mananayaw 
na inuupahan upang magpalabas para sa gayong 
masayang okasyon.--Luc 15:25. 


PAGSAWAY. Ang layunin ng pagsaway ay kum- 
binsihin ang isa na siya'y nagkasala upang mapaki- 
los siya na kilalanin ang kaniyang mga pagkakamali 


709 


at ituwid ang mga ito. Ang pandiwang Hebreo na ya- 
khach’ (sawayin) ay isang legal na termino na isina- 
salin din bilang “pagsulitin” (Isa 37:4) at ituwid ang 
mga bagay-bagay’ (Isa 1:18, 2:4). Ang katumbas ni- 
tong terminong Griego ay e-leg'kho. Ang dalawang 
terminong ito ay kadalasang nagpapahiwatig ng pag- 
hatol sa isa bilang nagkasala at paghimok sa kaniya 
na magsisi. Tungkol sa paggamit ng eleg'kho sa 
Griegong Septuagint upang isalin ang maraming 
paglitaw ng ya-khach”, ang Theological Dictionary of 
the New Testament ay nagsasabi: “Tumutukoy ito sa 
pagdidisiplina at pagtuturo ng Diyos sa tao upang 
isagawa ang Kaniyang hudisyal na gawain. Suma- 
saklaw ito sa lahat ng aspekto ng edukasyon mula sa 
paghatol sa nagkasala hanggang sa pagpaparusa, 
mula sa pagtuturo sa matuwid sa pamamagitan ng 
matitinding pagsubok hanggang sa pagpatnubay sa 
kaniya sa pamamagitan ng aral at payo.”---Inedit ni 
G. Kittel, 1964, Tomo II, p. 473. 

Kung Kailan Ito Dapat Ibigay. Sa kautusan 
ng Diyos sa Israel, ang mga taong pinagkasalahan 
ay hinihimok: “Huwag mong kapopootan ang iyong 
kapatid sa iyong puso. Dapat mo ngang sawayin ang 
iyong kasamahan, upang hindi ka magtaglay ng ka- 
salanan kasama niya.” (Lev 19:17) Ang hinanakit sa 
isang kapatid na nagkasala ay hindi dapat hayaang 
lumala. Dapat sawayin ang nagkasala upang maba- 
wi siya mula sa kasalanan. Kapag hindi nagampa- 
nan ang moral na pananagutang ito, maaari siyang 
maudyukan na higit pang magkasala, at ang taong 
hindi sumaway sa kaniyang kasamahan ay mana- 
nagot din sa pagkakasalang iyon.--Ihambing ang 
Mat 18:15. 

Kung minsan, kailangang sawayin ng matatanda 
na kumakatawan sa kongregasyon ang mga nagka- 
kasala nang malubha, anupat ginagawa pa nga ito sa 
harap ng iba na nakababatid sa makasalanang lan- 
dasing iyon. Ang gayong pagsaway ay hindi lamang 
ibinibigay sa mga handang tumanggap nito. Kahili- 
ngan din sa matatanda na 'sawayin yaong mga 
sumasalungat” at “sawayin nang may kahigpitan” 
yaong mga “di-masupil” at “mga nagsasalita ng di- 
mapapakinabangan. "--1Ti 5:20, Tit 1:9, 10, 13. 

Bagaman ang pagsaway ay kapaki-pakinabang 
para sa tumatanggap nito, ang mga pagsisikap niya- 
ong sumasaway ay hindi laging pinahahalagahan. 
Kaya naman ang Kawikaan 9:7, 8 ay nagbababala: 
“Siyang nagtutuwid sa manunuya ay nagdudulot ng 
kasiraang-puri sa kaniyang sarili, at siyang sumasa- 
way sa balakyot---isang kapintasan sa kaniya. Huwag 
mong sawayin ang manunuya, upang hindi ka niya 
kapootan. Sawayin mo ang taong marunong at iibigin 
ka niya.” 

Wastong Saloobin. Yamang ang Kasulatan ay 
kinasihan ng Diyos, ang lahat ng saway na matibay 


PAGSAWAY 


na nakasalig dito ay sa kaniya talaga nagmumula. 
(2Ti 3:16) Ang saway ni Jehova ay isang kapahaya- 
gan ng pag-ibig, at hindi dapat kamuhian o tanggi- 
han. (Kaw 3:11, 12) Bilang ulo ng kongregasyong 
Kristiyano, tinitiyak ni Jesu-Kristo, udyok ng pag- 
mamahal niya sa mga miyembro nito, na ang kina- 
kailangang saway ay naibibigay sa pamamagitan 
ng mga lalaking may espirituwal na kuwalipikasyon. 
(Apo 3:14, 19) Nauunawaan ng marurunong na “ang 
mga saway ng disiplina ang siyang daan ng buhay.” 
--Kaw 6:23. 

Ang makasalanang tao ay may tendensiyang tang- 
gihan ang saway at maghinanakit sa taong ginagamit 
upang magbigay nito. Ngunit kung magpapadala ang 
isa sa gayong tendensiya, maihahambing siya sa 
isang hayop na walang katuwiran at hindi nakauuna- 
wa ng moral na pamantayan, ang sabi nga sa kinasi- 
hang kawikaan: “Ang napopoot sa saway ay walang 
katuwiran.” (Kaw 12:1) Sa kabaligtaran, ang salmis- 
tang si David, na ilang ulit ding sinaway, ay sumulat: 
“Saktan man ako ng matuwid, magiging maibiging- 
kabaitan pa nga iyon, at sawayin man niya ako, ma- 
giging langis pa nga iyon sa aking ulo, na hindi ta- 
tanggihan ng aking ulo.”---Aw 141:5. 

Bilang Kapahayagan ng Di-pagsang-ayon. 
Ang tahasang pagpapahayag ng di-pagsang-ayon 
o ang pagpigil sa isang tao sa pamamagitan ng sali- 
ta o kilos ay karaniwang ipinahihiwatig ng pandi- 
wang Hebreo na ga:ar. (Gen 37:10) Ang isa pang 
pandiwang Hebreo na isinasalin bilang “sawayin” ay 
literal na nangangahulugang “hiyain.” (Job 11:3) Sa 
Griego naman, ang diwa ng “sawayin” ay ipinahihi- 
watig ng salitang epi-tirmao, na maaari ring ma- 
ngahulugang “mahigpit na utusan,” “pagsabihan,” 
“sawatain.”--Mat 12:16, Luc 18:39, 2Ti 4:2. 

Ang isang kahulugan ng pagsaway na hindi limi- 
tado sa tao ay ang “pagpigil” o “pagpapatigil sa isang 
bagay.” Ang pagsaway ni Jehova sa inihasik na 
binhi ay nagpapahiwatig na hinadlangan niya ang 
isang masaganang ani. (Mal 2:3) Ang pagsaway 
niya sa nanlalamong mga insekto ay nangangahu- 
lugang pinatigil niya ang pamiminsala ng mga ito 
sa mga pananim. (Mal 3:11) Inilarawan ng salmista 
ang mga kaaway ng bayan ng Diyos bilang mga ha- 
yop at namanhik siya sa Kataas-taasan na pigilan 
ang kapangyarihan nilang maminsala, sa pagsasa- 
bing: “Sawayin mo ang mabangis na hayop na nasa 
mga tambo, ang kapulungan ng mga toro.” (Aw 
68:30) Sinaway naman ni Jesu-Kristo ang hangin at 
ang lagnat.---Mar 4:39, Luc 4:39. 

Kung minsan, ang salitang “pagsaway” ay may 
ideya ng “pagbababala.” Kaya naman maaaring ipi- 
nahihiwatig ng mga salitang “pagsaway ng iyong 
mukha” na ang hitsura ng mukha ng isa ay parang 
nagbababala.---Aw 80:16. 


PAGSIKAT NG ARAW, PAGLUBOG NG ARAW 


Maaaring itanghal ng epekto ng isang pagsaway 
ang dakilang kapangyarihan ni Jehova. Ang isang 
kilalang halimbawa nito ay ang paghati sa Dagat na 
Pula.--Aw 106:9. 

Makatuwiran at Di-makatuwirang Pagsaway. 
Ang pagsaway ay maaaring makatuwiran o di-maka- 
tuwiran. Sinaway ni Jacob ang kaniyang anak na si 
Jose dahil sa inilahad nitong panaginip na waring lu- 
malabag sa wastong ugnayan ng magulang at anak. 
(Gen 37:10) Nang sabihin ni Jesu-Kristo sa kaniyang 
mga alagad na malapit na siyang magdusa at mama- 
tay, sinaway siya ni Pedro sa ganitong mga salita: 
“Maging mabait ka sa iyong sarili, Panginoon, hindi 
kailanman mangyayari sa iyo ang kahihinatnang ito.” 
(Mat 16:22) Yamang nagkamali si Pedro, makatuwi- 
ran lamang na sawayin siya ni Jesus sa napakatin- 
ding pananalita: “Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, 
sapagkat iniisip mo, hindi ang mga kaisipan ng Diyos, 
kundi yaong sa mga tao.”---Mar 8:33. 

Kapaki-pakinabang. Bagaman maaaring ma- 
sakit ang saway mula sa isang taong marunong, sina- 
sabi ng kinasihang payo: “Mas mabuti ang makinig sa 
saway ng marunong kaysa maging taong nakiki- 
nig sa awit ng mga hangal.” (Ec 7:5) Kapag ang sa- 
way mula sa isang taong marunong ay tinanggap 
nang may tamang espiritu at ikinapit, makatutulong 
ito sa isa upang mapasulong ang kaniyang paggawi. 
Mas malalim ang epekto ng isang simpleng saway sa 
taong matino kaysa sa pagpaparusa ng 100 hampas 
sa taong hangal dahil sa kaniyang pagkakasala. (Kaw 
17:10) Ang pagsaway ng kongregasyon sa pamama- 
gitan ng pagtitiwalag ay makatutulong upang mata- 
uhan ang isang nagkasala, gaya ng lumilitaw na 
nangyari sa kaso ng isang lalaking gumawa ng inses- 
to sa Corinto.---2Co 2:6, 7: 1Co 5:1-5. 


PAGSIKAT NG ARAW, PAGLUBOG NG 
ARAW. Ang panahon kung kailan waring uma- 
ahon ang araw mula sa kagiliran, at ang panahon 
kung kailan ito naglalaho sa paningin pagbaba nito 
ng kagiliran. Ang mga panahong ito ay mahahala- 
gang yugto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng 
mga tao noong kapanahunan ng Bibliya. Para sa ka- 
ramihan ng mga tao, hinahawi ng bukang-liway- 
way ang tabing mula sa maghapong aktibidad at 
isinasara naman ito ng takipsilim. Gaya ng isinulat 
ng salmista: 'Ang araw ay lumulubog. Nagpapang- 
yari ka ng kadiliman, upang maging gabi: doon gu- 
magala ang lahat ng maiilap na hayop sa kagu- 
batan. Ang mga may-kiling na batang leon ay 
umuungal dahil sa sisilain at dahil sa paghahanap 
ng kanilang pagkain mula sa Diyos. Ang araw ay 
nagsisimulang sumikat---nag-aalisan sila at nahihi- 
ga sila sa kani-kanilang taguang dako. Ang tao ay 
humahayo sa kaniyang gawain at sa kaniyang pag- 
lilingkod hanggang sa kinagabihan. Kay rami ng 


710 


iyong mga gawa, O Jehova! Sa karunungan ay gina- 
wa mong lahat ang mga iyon. Ang lupa ay puno ng 
iyong mga likha.'---Aw 104:19-24. 

Ang pagsikat ng araw ay nagsisilbing palatanda- 
an ng pasimula ng likas na yugto ng liwanag ng 
araw at, noong nasa lupa si Jesu-Kristo, ng pasimu- 
la ng pagbilang ng “labindalawang oras na liwanag 
ng araw.” (Mar 16:2: Ju 11:9) Sabihin pa, marami 
ang gising na bago magbukang-liwayway, tulad ng 
masikap na babae sa Kawikaan 31:15. Binabanggit 
din na si Jesus ay bumangon bago sumikat ang 
araw, upang gumugol ng panahon sa pananalangin. 
(Mar 1:35) Kapag sumikat na ang araw, binubuksan 
ang malalaking pintuang-daan ng lunsod, pumapa- 
roon ang mga lalaki sa kanilang mga bukid o mga 
ubasan, pumipila ang mga babae sa mga balon 
upang umigib, napupuno ng tao ang mga pamili- 
han, at dumadaong naman ang mga mangingisda 
upang ipagbili ang mga isdang nahuli sa nagdaang 
magdamag, pagkatapos nito ay nililinis at inaayos 
nila ang kanilang mga lambat. 

Nagpapatuloy ang normal na mga aktibidad at 
pagtatrabaho sa maghapon hanggang sa paglubog 
ng araw. Kapag malapit na itong lumubog, bumaba- 
lik na ang mga lalaki mula sa kanilang mga bukid, 
ibinibigay ng kanilang mga panginoon ang kabaya- 
ran nila sa maghapong iyon, ipinapasan at iniuuwi 
ng mga babae ang kanilang suplay ng tubig sa gabi, 
isinasara ang mga pintuang-daan ng lunsod, at pi- 
nasisimulan ng mga bantay ang una sa apat na pag- 
babantay sa gabi, habang sa buong lunsod ay nag- 
sisimulang magliwanag sa mga tahanan ang mga 
lamparang de-langis. (Huk 19:14-16: Mat 20:8-12, 
Deu 24:15: Gen 24:11: Ne 13:19: Mar 13:35) Gayun- 
man, para sa marami, nagpapatuloy ang pagtatra- 
baho pagkatapos ng hapunan, habang naghahabi 
o nagsasagawa ng iba pang mga gawang-kamay sa 
bahay ang masisipag na lalaki at babae. (Kaw 31:18, 
19: 2Te 3:8) Kung minsan ay ipinagpapatuloy pa ni 
Jesus at ng kaniyang mga apostol ang kanilang mi- 
nisteryo at ang kaugnay nitong aktibidad hanggang 
sa gumabi.--Mat 14:23-25, Mar 1:32-34, 4:35-39, 
Luc 6:12, 2Co 6:4, 5. 

Bagaman ang paglubog ng araw ay nagsisilbing 
palatandaan ng pagtatapos ng yugto ng liwanag ng 
araw, sa mga Judio naman ay ito ang umpisa ng ba- 
gong araw sa kalendaryo, na opisyal na nagsisimu- 
la sa paglubog ng araw, anupat binibilang mula sa 
gabi hanggang sa gabi. (Lev 23:32, ihambing ang 
Mar 1:21, 32, na nagpapakitang ang araw na iyon, 
isang sabbath sa kasong ito, ay nagwakas sa gabi.) 
Kung gayon, sa paglubog ng araw nagsimula ang 
Nisan 14 at sumapit ang panahon upang patayin 
ang kordero at kainin ang Paskuwa.--Exo 12:6-10, 
Deu 16:6, Mat 26:20, tingnan ang PASKUWA. 


711 


Dahil nagwawakas ang isang buong araw sa pag- 
lubog ng araw, may ilang bagay na hinihiling ang 
Kautusan na dapat isagawa sa pagkakataong iyon. 
Ang isang kasuutang kinuha bilang panagot ay ka- 
ilangang ibalik sa may-ari nito “sa paglubog ng 
araw.” (Exo 22:26, Deu 24:13) Sa pagkakataon ding 
iyon ay dapat ibigay ang kabayaran sa mga inupa- 
hang trabahador (Deu 24:15), ang isang bangkay 
na nakabitin sa isang tulos ay kailangang alisin at 
ilibing (Deu 21:22, 23, Jos 8:29, 10:26, 27), at ang 
isang tao na naging marumi sa seremonyal na pa- 
raan ay kailangang maligo at, pagkalubog ng araw, 
ituturing na siyang malinis muli (Lev 22:6, 7; Deu 
23:11). Dahil winawakasan ng paglubog ng araw 
ang isang buong araw at pinasisimulan naman ang 
isang bagong araw, lalong nagiging makahulugan 
ang payo ng apostol: “Huwag hayaang lumubog 
ang araw na kayo ay pukaw sa galit.”-.-Efe 4:26. 

Ang pagsikat o pagniningning ng araw ay pa- 
minsan-minsang ginagamit sa makasagisag na pa- 
raan. Sa 2 Samuel 23:3, 4, ang paghahari ng isang 
matuwid na tagapamahala na natatakot sa Diyos 
ay sinasabing nakagiginhawa gaya ng “liwanag sa 
kinaumagahan, kapag sumisikat ang araw, isang 
umaga na walang ulap.” (Ihambing ang Mal 4:2: 
Mat 17:2: Apo 1:16.) Alang-alang sa mga lingkod 
ng Diyos ay hinihiling kay Jehova: “Ang mga umi- 
ibig sa iyo ay maging gaya nawa ng araw kapag 
yumayaon sa kaniyang kalakasan."”---Huk 5:31; Mat 
13:43: Aw 110:3; Dan 12:3, ihambing ang pagkaka- 
iba sa Mik 3:5, 6; Ju 3:19, 20. 

Ang mga terminong “pagsikat ng araw" at “pag- 
lubog ng araw” ay ginagamit din sa isang heogra- 
pikong diwa, nangangahulugang mula sa S hang- 
gang sa K. (Exo 27:13, Jos 1:4, Aw 107:3; Apo 
16:12) Ito ang diwa ng Awit 113:3: “Mula sa pagsi- 
kat ng araw hanggang sa paglubog nito ang panga- 
lan ni Jehova ay dapat purihin.” (Tingnan din ang 
Mal 1:11; Isa 45:6.) Ang "mula sa pagsikat ng araw 
hanggang sa paglubog ng araw' ay maaari ring 
mangahulugan ng buong araw. 


PAGSISISI. Ang pandiwang “magsisi” ay na- 
ngangahulugang “magbago ng isip may kinalaman 
sa nakalipas (o nilayon) na pagkilos, o paggawi, 
dahil iyon ay ikinalungkot ng isa o hindi naging 
kasiya-siya sa kaniya,” o “malungkot, mamighati, 
o mabagbag, dahil sa nagawa ng isa o hindi niya na- 
gawa.” Sa maraming teksto, ito ang diwa ng Heb- 
reong nacham’. Ang nacham'ay maaaring manga- 
hulugang “magbago ng isip, magsagawa ng yugto 
ng pagdadalamhati, magsisi” (Exo 13:17: Gen 38:12, 
Job 42:6), at gayundin “aliwin ang sarili” (2Sa 13:39, 
Eze 5:13), “paginhawahin ang sarili (halimbawa, 
mula sa mga kaaway).” (Isa 1:24) Nagpapahiwatig 


PAGSISISI 


man ng pagkalungkot o ng kaaliwan, makikita na 
ito'y nagsasangkot ng pagbabago ng isip o damda- 
min. 

Sa Griego, dalawang pandiwa ang ginagamit may 
kaugnayan sa pagsisisi: ang metanoeo at ang 
meta-me'lo:mai. Ang una ay binubuo ng meta, na 
nangangahulugang “pagkatapos,” at ng noe'0 (nau- 
ugnay sa nous, pag-iisip, disposisyon, o moral na 
kamalayan), na nangangahulugan namang “mata- 
los, mapag-unawa, maintindihan, o mabatid.” Kaya, 
ang meta:'noe'o ay literal na nangangahulugang 
malaman pagkatapos (na kabaligtaran ng malaman 
nang patiuna) at nagpapahiwatig ng pagbabago ng 
isip, saloobin, o layunin. Sa kabilang dako naman, 
ang meta:me'lomai ay nagmula sa me'lo, na na- 
ngangahulugang “magmalasakit o maging interesa- 
do sa.” Dahil sa unlaping meta” (pagkatapos) ang 
pandiwang ito ay nagkakaroon ng diwang “nagsisi- 
si.’ —Mat 21:29, 2Co 7:8. 

Samakatuwid, ang meta:noe0 ay nagdiriin ng 
nagbagong pangmalas o disposisyon, isang pagta- 
takwil sa nakalipas o nilayong landasin o pagki- 
los bilang di-kanais-nais (Apo 2:5: 3:3), samanta- 
lang ang meta:me'lomai naman ay nagdiriin ng 
damdamin o pagkadama ng pagsisisi ng indibidu- 
wal. (Mat 21:29) Ganito ang komento ng Theolog- 
ical Dictionary of the New Testament (inedit ni 
G. Kittel, Tomo IV, p. 629): “Kaya kapag pinag- 
bubukod ng B[agong] T[ipan] ang mga kahulugan 
ng [mga terminong ito], nagpapakita ito ng mali- 
naw na kabatiran sa di-mababagong diwa ng dala- 
wang konseptong ito. Sa kabaligtaran naman, kada- 
lasang hindi ipinakikita sa Helenistikong paggamit 
ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito.”---Isinalin 
ni G. Bromiley, 1969. 

Sabihin pa, kapag nagbago ang pangmalas ng isa, 
kadalasan nang nagbabago rin ang kaniyang dam- 
damin, o maaaring mauna ang pagkadama ng pag- 
sisisi at pagkatapos ay hahantong ito sa isang ti- 
yak na pagbabago ng pangmalas o kalooban. (1Sa 
24:5-7) Kaya naman ang dalawang terminong ito, 
bagaman may magkaibang kahulugan, ay may ma- 
lapit na kaugnayan sa isa't isa. 

Pagsisisi ng Tao sa mga Kasalanan. Ang pag- 
sisisi ay kailangan dahil sa kasalanan, ang pagkabi- 
gong makaabot sa matuwid na mga kahilingan ng 
Diyos. (1Ju 5:17) Yamang ang buong sangkatauhan 
ay ipinagbili ni Adan sa kasalanan, ang lahat ng ka- 
niyang mga inapo ay kailangang magsisi. (Aw 51:5: 
Ro 3:23, 5:12) Gaya ng ipinakikita sa artikulong PA- 
KIKIPAGKASUNDO, ang pagsisisi (na sinusundan ng 
pagkakumberte) ay isang kahilingan upang ang tao 
ay maipagkasundo sa Diyos. 

Ang pagsisisi ng isa ay maaaring may kinalaman 
sa kaniyang buong landasin ng pamumuhay, isang 


PAGSISISI 


landasin na salungat sa layunin at kalooban ng 
Diyos, at sa halip ay kasuwato ng sanlibutang nasa 
ilalim ng kontrol ng Kalaban ng Diyos. (1Pe 4:3; 1Ju 
2:15-17: 5:19) O maaaring iyon ay may kinalaman 
sa isang partikular na aspekto ng kaniyang buhay, 
isang maling gawain na dahil doo'y nadungisan at 
namantsahan ang kaniyang mahusay na landasin. 
Maaaring iyon ay pagsisisi sa iisa lamang masa- 
mang gawa o kaya'y isang maling tendensiya, hilig, 
o saloobin. (Aw 141:3, 4: Kaw 6:16-19: San 2:9, 4:13- 
17: 1Ju 2:1) Samakatuwid, ang saklaw ng mga pag- 
kakamali ay maaaring napakalawak o espesipiko. 

Sa katulad na paraan, maaaring ang paglihis ng 
isang tao mula sa katuwiran ay malaki o maliit la- 
mang, at makatuwiran lamang na ang antas ng ka- 
niyang pagsisisi ay dapat na katumbas ng antas ng 
kaniyang paglihis. Ang mga Israelita ay “nagpaka- 
talamak ... sa kanilang paghihimagsik” laban kay 
Jehova at ‘nabulok’ sila sa kanilang mga pagsalan- 
sang. (Isa 31:6, 64:5, 6; Eze 33:10) Sa kabilang dako 
naman, binabanggit ng apostol na si Pablo ang 
“isang tao na nakagawa ng maling hakbang bago 
niya mabatid ito, at ipinapayo niya na yaong may 
mga espirituwal na kuwalipikasyon ay “magsikap na 
ibalik sa ayos ang gayong tao sa espiritu ng kahina- 
hunan.” (Gal 6:1) Yamang maawaing isinasaalang- 
alang ni Jehova ang kahinaan ng laman ng kani- 
yang mga lingkod, hindi nila kailangang palagiang 
magdalamhati nang matindi dahil sa kanilang mga 
kamalian na bunga ng kanilang likas na di-kasakda- 
lan. (Aw 103:8-14: 130:3) Kung buong-katapatan si- 
lang lumalakad sa mga daan ng Diyos, maaari si- 
lang magalak.---Fil 4:4-6, 1Ju 3:19-22. 

Yaong mga nagsisisi ay maaaring dati nang nag- 
tatamasa ng isang kaayaayang kaugnayan sa Diyos 
subalit naligaw at nawalan ng pagsang-ayon at pag- 
papala mula sa Diyos. (1Pe 2:25) Ang Israel noon ay 
may pakikipagtipan sa Diyos--sila ay “isang banal 
na bayan” na pinili mula sa gitna ng lahat ng mga 
bansa (Deu 7:6: Exo 19:5, 6), ang mga Kristiyano rin 
ay napasa isang matuwid na katayuan sa harap ng 
Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan na si Kristo 
ang tagapamagitan. (1Co 11:25, 1Pe 2:9, 10) Sa kala- 
gayan niyaong mga naligaw, ang pagsisisi ay uma- 
akay sa muling pagkakaroon ng tamang kaugnayan 
sa Diyos at sa muling pagtatamasa ng mga pakina- 
bang at mga pagpapalang nagmumula sa kaugna- 
yang iyon. (Jer 15:19-21, San 4:8-10) Para naman sa 
mga hindi dating nagtatamasa ng gayong kaugna- 
yan sa Diyos, gaya ng mga taong pagano sa di- 
Israelitang mga bansa noong panahong may bisa pa 
ang tipan ng Diyos sa Israel (Efe 2:11, 12) at gaya 
rin ng mga taong mula sa anumang lahi o nasyona- 
lidad na hindi kabilang sa kongregasyong Kristi- 
yano, ang pagsisisi ay isang pangunahin at na- 
pakahalagang hakbang upang sila'y mapasa isang 


712 


tamang katayuan sa harap ng Diyos, tungo sa wa- 
lang-hanggang buhay.---Gaw 11:18, 17:30, 20:21. 

Ang pagsisisi ay maaaring gawin bilang isang 
grupo o bilang isang indibiduwal. Kaayon nito, dahil 
sa pangangaral ni Jonas ang buong lunsod ng Nine- 
ve, mula sa hari hanggang sa “pinakamababa sa ka- 
nila,” ay nagsisi sapagkat sa paningin ng Diyos, si- 
lang lahat ay mga kabahagi sa kamalian. (Jon 3:5-9, 
ihambing ang Jer 18:7, 8.) Nang pakilusin ni Ezra 
ang buong kongregasyon ng pinabalik na mga Isra- 
elita, kinilala nilang nagkasala sila bilang isang ko- 
munidad sa harap ng Diyos, anupat nagpahayag sila 
ng pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga kina- 
tawang prinsipe. (Ezr 10:7-14, ihambing ang 2Cr 29: 
1, 10, 30:1-15, 31:1, 2.) Ang kongregasyon sa Corin- 
to ay nagpahayag ng pagsisisi dahil kanilang pina- 
hintulutan sa gitna nila ang isang manggagawa ng 
malubhang pagkakasala. (Ihambing ang 2Co 7:8-11: 
1Co 5:1-5.) Hindi lubusang pinawalang-sala maging 
ng mga propetang sina Jeremias at Daniel ang ka- 
nilang sarili noong ipinagtatapat nila ang masasa- 
mang gawa ng Juda na umakay tungo sa kaniyang 
pagbagsak.--Pan 3:40-42, Dan 9:4, 5. 

Kung ano ang kailangan sa tunay na pagsi- 
sisi. Kasangkot sa pagsisisi kapuwa ang isip at 
ang puso. Dapat aminin ng isa ang pagiging mali ng 
kaniyang landasin o pagkilos, at dito'y kailangan ni- 
yang kilalanin na matuwid ang mga pamantayan 
at kalooban ng Diyos. Ang pagiging walang-alam 
o pagiging nakalilimot sa kaniyang kalooban at mga 
pamantayan ay isang hadlang sa pagsisisi. (2Ha 22: 
10, 11, 18, 19: Jon 1:1, 2; 4:11, Ro 10:2, 3) Dahil dito, 
si Jehova ay maawaing nagsusugo ng mga propeta 
at mga mangangaral upang himukin ang mga tao 
na magsisi. (Jer 7:13, 25:4-6, Mar 1:14, 15, 6:12, Luc 
24:27) Sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pa- 
mamagitan ng kongregasyong Kristiyano, at parti- 
kular na mula noong panahong makumberte si 
Cornelio, “sinasabi [ng Diyos] sa sangkatauhan na 
silang lahat sa lahat ng dako ay dapat na magsisi.” 
(Gaw 17:22, 23, 29-31, 13:38, 39) Ang Salita ng 
Diyos--nasusulat man o binibigkas--ang ginaga- 
mit sa ‘paghikayat’ sa kanila, anupat kinukumbinsi 
sila sa pagiging tama ng daan ng Diyos at sa pagi- 
ging mali ng kanilang sariling mga daan. (Ihambing 
ang Luc 16:30, 31; 1Co 14:24, 25; Heb 4:12, 13.) Ang 
kautusan ng Diyos ay “sakdal, na nagpapanauli ng 
kaluluwa.”--Aw 19:7. 

Binanggit ni Haring David ang tungkol sa 'pagtu- 
turo ng mga daan ng Diyos sa mga mananalansang 
upang manumbalik sila sa kaniya” (Aw 51:13), anu- 
pat walang alinlangan na ang mga makasalanang 
ito ay mga kapuwa niya Israelita. Si Timoteo ay ti- 
nagubilinang huwag makipag-away kapag nakiki- 
tungo sa mga Kristiyano sa mga kongregasyong 


713 


pinaglilingkuran niya, kundi “magturo nang may 
kahinahunan doon sa mga hindi nakahilig sa mabu- 
ti! dahil baka ang Diyos ay magbigay sa kanila ng 
“pagsisisi na umaakay sa isang tumpak na kaalaman 
sa katotohanan, at makabalik sila sa kanilang was- 
tong katinuan mula sa silo ng Diyablo.” (2Ti 2:23- 
26) Samakatuwid, ang panawagan na magsisi ay 
maaaring ibigay sa loob ng kongregasyon ng bayan 
ng Diyos, at gayundin sa labas nito. 

Dapat maunawaan ng isang tao na nagkasala siya 
laban sa Diyos. (Aw 51:3, 4: Jer 3:25) Madali itong 
maiintindihan kung ang nasasangkot ay hayagan 
o tuwirang pamumusong, berbal na pang-aabuso sa 
pangalan ng Diyos, o pagsamba sa ibang mga diyos, 
halimbawa ay paggamit ng mga imaheng idolo. 
(Exo 20:2-7) Subalit kahit sa mga bagay na itinutu- 
ring ng isa na “pribado” o sa pagitan lamang niya at 
ng kaniyang kapuwa, ang mga kamaliang nagawa 
ay dapat kilalaning mga pagkakasala laban sa Diyos, 
anupat pagpapakita ng kawalang-galang kay Jeho- 
va. (Ihambing ang 2Sa 12:7-14, Aw 51:4: Luc 15:21.) 
Kahit ang mga kamaliang nagawa dahil sa kawa- 
lang-alam o nang di-sinasadya ay dapat na kilala- 
ning nagpapangyari sa isa na maging may-sala 
sa harap ng Soberanong Tagapamahala, ang Diyos 
na Jehova.-- Ihambing ang Lev 5:17-19, Aw 51:5, 6; 
1719:67: 1Ti 1:13-16. 

Ang pangunahing naging gawain ng mga prope- 
ta ay kumbinsihin ang Israel sa pagkakasala nito 
(Isa 58:1, 2; Mik 3:8-11), iyon ma'y idolatriya (Eze 
14:6), kawalang-katarungan, paniniil sa kapuwa (Jer 
34:14-16, Isa 1:16, 17), imoralidad (Jer 5:7-9), o hin- 
di pagtitiwala sa Diyos na Jehova, at, sa halip, pag- 
titiwala sa mga tao at sa kapangyarihang militar ng 
mga bansa (1Sa 12:19-21, Jer 2:35-37, Os 12:6, 
14:1-3). Ang mensahe ni Juan na Tagapagbautismo 
at yaong kay Jesu-Kristo ay mga panawagan upang 
magsisi ang mga Judio. (Mat 3:1, 2, 7, 8; 4:17) 
Hinubad ni Juan at ni Jesus mula sa bayan at 
mula sa kanilang mga lider ng relihiyon ang bala- 
bal ng pagmamatuwid sa sarili at ng pagsunod 
sa gawang-taong mga tradisyon at pagpapaimba- 
baw, anupat inilantad nila ang pagkamakasalanan 
ng bansa.--Luc 3:7, 8; Mat 15:1-9, 23:1-39, Ju 8:31- 
47: 9:40, 41. 

Dapat na makuha ng puso ang diwa. Sama- 
katuwid, upang magsisi ang isa, dapat muna siyang 
makarinig at makakita nang may pagkaunawa, ud- 
yok ng isang pusong handang tumugon. (Ihambing 
ang Isa 6:9, 10; Mat 13:13-15, Gaw 28:26, 27.) Hin- 
di lamang napag-uunawa at naiintindihan ng isip 
ang naririnig ng tainga at ang nakikita ng mata, 
kundi mas mahalaga rito, nakukuha ng kanilang 
mga puso [niyaong mga nagsisisi] ang diwa nito.’ 
(Mat 13:15, Gaw 28:27) Samakatuwid, hindi lamang 


PAGSISISI 


dapat na basta kinikilala ng kanilang isip na mali 
ang kanilang mga daan kundi dapat na nauunawa- 
an din ng kanilang puso ang bagay na ito. Sa mga 
may kaalaman na sa Diyos, maaaring nangangahu- 
lugan ito na kailangan nilang “alalahanin sa kani- 
lang mga puso” ang gayong kaalaman sa kaniya at 
sa kaniyang mga utos (Deu 4:39: ihambing ang Kaw 
24:32: Isa 44:18-20) upang “matauhan sila. (1Ha 
8:47) Taglay ang tamang motibo ng puso, magaga- 
wa nilang “baguhin ang kanilang pag-iisip, upang 
mapatunayan nila sa kanilang sarili ang mabuti at 
kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos.'--Ro 
12:2. 

Kung ang puso ng isang tao ay may pananampa- 
lataya at pag-ibig sa Diyos, taimtim niyang pagsisi- 
sihan at ikalulungkot ang kaniyang maling landasin. 
Ang pagkaunawa sa kabutihan at kadakilaan ng 
Diyos ay magpapangyari sa mga nagkakasala na 
makadama ng matinding pagdadalamhati dahil sa 
pagdudulot nila ng kadustaan sa kaniyang panga- 
lan. (Ihambing ang Job 42:1-6.) Ang pag-ibig sa ka- 
puwa ay magpapangyari ring ikalungkot nila ang 
pinsalang idinulot nila sa iba, ang kanilang masa- 
mang halimbawa, marahil ay kung paano nila dinu- 
ngisan ang reputasyon ng bayan ng Diyos sa gitna 
ng hindi nila mga kapananampalataya. Naghaha- 
ngad sila ng kapatawaran dahil nais nilang paranga- 
lan ang pangalan ng Diyos at magpagal para sa ka- 
pakanan ng kanilang kapuwa. (1Ha 8:33, 34: Aw 
25:7-11: 51:11-15, Dan 9:18, 19) Samantalang nagsi- 
sisi, nadarama nilang sila ay may 'wasak na puso,” 
“nasisiil at may mapagpakumbabang espiritu” (Aw 
34:18, 51:17; Isa 57:15), sila'y ‘may espiritu ng pag- 
sisisi at nanginginig sa salita ng Diyos, na nanga- 
ngailangan ng pagsisisi (Isa 66:2), at sa diwa, sila'y 
"nanginginig na pumaparoon kay Jehova at sa kani- 
yang kabutihan.” (Os 3:5) Nang may-kamangma- 
ngang kumilos si David dahil sa pagkuha niya ng 
sensus, siya'y “pinasimulang bagabagin ng kani- 
yang puso."---2Sa 24:10. 

Samakatuwid, dapat na lubusang itakwil ng isa 
ang masamang landasin, buong-puso niya itong ka- 
pootan, at marimarim siya rito (Aw 97:10, 101:3; 
119: 104: Ro 12:9, ihambing ang Heb 1:9: Jud 23), da- 
hil “ang pagkatakot kay Jehova ay nangangahulu- 
gan ng pagkapoot sa masama,” kabilang na rito ang 
pagtataas sa sarili, ang pagmamapuri, ang masa- 
mang lakad, at ang tiwaling bibig. (Kaw 8:13, 4:24) 
Kalakip nito, dapat niyang ibigin ang katuwiran at 
matatag na ipasiyang patuloy na manghawakan sa 
matuwid na landasin pasimula sa panahong iyon. 
Kung wala ang pagkapoot na ito sa masama at pag- 
ibig sa katuwiran, walang tunay na puwersang aa- 
kay sa kaniya sa pagsisisi, anupat hindi ito ha- 
hantong sa tunay na pagkakumberte. Kaayon nito, 


PAGSISISI 


si Haring Rehoboam ay nagpakumbaba sa ilalim 
ng kapahayagan ng galit ni Jehova, subalit nang 
maglaon, si Rehoboam ay 'gumawa ng masama, 
sapagkat hindi niya lubusang pinagtibay ang ka- 
niyang puso upang hanapin si Jehova.'--2Cr 12:12- 
14: ihambing ang Os 6:4-6. 

Kalungkutan sa makadiyos na paraan, hindi 
ang kalungkutan ng sanlibutan. Sa kaniyang 
ikalawang liham sa mga taga-Corinto, tinukoy ng 
apostol na si Pablo ang “kalungkutan sa makadiyos 
na paraan" na ipinamalas ng mga ito bilang resulta 
ng pagsaway niya sa kanila sa kaniyang unang li- 
ham. (2Co 7:8-13) “Pinagsisihan” (me-ta:me'lo-mai) 
niya ang pagsulat sa kanila nang may labis na ka- 
higpitan at ang pagdudulot sa kanila ng kirot, ngu- 
nit napawi sa kaniya ang gayong pagsisisi nang 
makita niyang ang kalungkutang ibinunga ng kani- 
yang pagsaway ay isang makadiyos na kalung- 
kutan, anupat umakay sa marubdob na pagsisisi 
(meta'noi'a) sa kanilang maling saloobin at landa- 
sin. Batid niyang ang kirot na idinulot niya sa kanila 
ay nakatutulong sa ikabubuti nila at hindi magdu- 
dulot sa kanila ng “anumang pinsala.” Ang kalung- 
kutan na umaakay sa pagsisisi ay hindi rin naman 
nila dapat pagsisihan, sapagkat pinanatili sila nito sa 
daan ng kaligtasan, iniligtas sila nito mula sa pagta- 
likod sa tunay na pagsamba o mula sa pag-aaposta- 
ta at binigyan sila nito ng pag-asa na walang- 
hanggang buhay. Ipinakita niya ang pagkakaiba ng 
kalungkutang ito sa “kalungkutan ng sanlibutan 
[na] nagbubunga ng kamatayan.” Ang gayong ka- 
lungkutan ay hindi nagmumula sa pananampala- 
taya at pag-ibig sa Diyos at sa katuwiran. Ang 
kalungkutan ng sanlibutan, bunga ng pagkabigo, 
pagkasiphayo, kawalan, kaparusahan dahil sa pag- 
gawa ng masama, at kahihiyan (ihambing ang Kaw 
5:3-14, 22, 23: 25:8-10), ay kadalasan nang may ka- 
akibat o dulot na kapaitan, hinanakit, at inggit, hin- 
di ito humahantong sa namamalaging kapakinaba- 
ngan, pagbabago sa ikabubuti, at tunay na pag-asa. 
(Ihambing ang Kaw 1:24-32, 1Te 4:13, 14.) Ipinag- 
dadalamhati ng makasanlibutang kalungkutan ang 
di-kaayaayang mga bunga ng kasalanan, ngunit 
hindi nito ipinagdadalamhati ang kasalanan mismo 
at ang idinudulot nitong kadustaan sa pangalan ng 
Diyos.--Isa 65:13-15: Jer 6:13-15, 22-26, Apo 18:9- 
11, 15, 17-19, ihambing ang pagkakaiba sa Eze 9:4. 

Inilalarawan ito ng kaso ni Cain, anupat siya ang 
unang tao na hayagang sinabihan ng Diyos na mag- 
sisi. Binabalaan ng Diyos si Cain na gumawa ng 
mabuti upang hindi magwagi sa kaniya ang kasa- 
lanan. Subalit sa halip na magsisi sa kaniyang ma- 
pamaslang na pagkapoot, hinayaan niyang pakilu- 
sin siya nito na patayin ang kaniyang kapatid. Nang 


714 


tanungin siya ng Diyos, maligoy siyang tumugon, at 
noon lamang patawan siya ng sentensiya at saka 
siya nagpakita ng pagsisisi---pagsisisi dahil sa bigat 
ng kaparusahan sa kaniya at hindi dahil sa kamali- 
ang ginawa niya. (Gen 4:5-14) Sa gayo'y ipinakita 
niyang siya ay “nagmula sa isa na balakyot.”--1Ju 
3:12. 

Nagpamalas din ng makasanlibutang kalungku- 
tan si Esau nang malaman niyang tinanggap na ng 
kaniyang kapatid na si Jacob ang pagpapala ng pag- 
kapanganay (isang karapatan na walang-pagpapa- 
halagang ipinagbili ni Esau kay Jacob). (Gen 25:29- 
34) Sumigaw si Esau “nang lubhang malakas at 
mapait,” at may pagluha anupat hinangad niya ang 
“pagsisisi” (meta nofa)---hindi sarili niyang pagsisi- 
si, kundi “pagbabago ng isip” ng kaniyang ama. 
(Gen 27:34: Heb 12:17, Int) Pinagsisihan niya ang 
kaniyang naging kawalan at hindi ang materyalisti- 
ko niyang saloobin na nagpangyaring kaniyang 'ha- 
makin ang pagkapanganay.'--Gen 25:34. 

Pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus, si Hudas 
ay “nakadama ng matinding dalamhati [isang anyo 
ng me-tame'lo-mai],” sinikap niyang isauli ang suhol 
na ipinakipagkasundo niya, at pagkatapos ay nagpa- 
tiwakal siya sa pamamagitan ng pagbibigti. (Mat 
27:3-5) Maliwanag na nalipos siya ng takot dahil sa 
bigat ng kaniyang ginawang krimen at, malamang, 
dahil sa kakila-kilabot na katiyakang hahatulan siya 
ng Diyos. (Ihambing ang Heb 10:26, 27, 31, San 
2:19.) Nakadama siya ng matinding dalamhati bu- 
nga ng pagkakasala, kawalan ng pag-asa, o pagiging 
desperado pa nga, ngunit walang anumang katiba- 
yan na nagpamalas siya ng makadiyos na kalung- 
kutan na umaakay sa pagsisisi (meta'noi:a). Hina- 
nap niya, hindi ang Diyos, kundi ang mga Judiong 
lider upang ipagtapat sa kanila ang kaniyang pagka- 
kasala, at isinauli niya ang salapi anupat maliwanag 
na taglay ang maling kaisipan na sa pamamagitan 
nito sa paanuman ay mapagagaan niya ang kani- 
yang ginawang krimen. (Ihambing ang San 5:3, 4: 
Eze 7:19.) Sa kaniyang krimeng kataksilan at pagka- 
karoon ng bahagi sa kamatayan ng isang taong wa- 
lang-sala, idinagdag niya ang pagpaslang sa sari- 
li. Ang kaniyang landasin ay kabaligtaran niyaong 
kay Pedro, na ang mapait na pagtangis pagkatapos 
niyang ikaila ang kaniyang Panginoon ay udyok 
ng taos-pusong pagsisisi, na umakay sa kaniyang 
pagkakasauli.--Mat 26:75; ihambing ang Luc 22: 
31, 32. 

Samakatuwid, ang pagkalungkot, matinding da- 
lamhati, at pagluha, ay hindi maaasahang mga su- 
katan ng tunay na pagsisisi. Matitiyak lamang ito 
batay sa kung ano ang motibo ng puso. Nagpahayag 
si Oseas ng pagtuligsa ni Jehova sa Israel, sapagkat 
sa kanilang kabagabagan ay “hindi sila humingi sa 


715 


[kaniya] ng saklolo mula sa kanilang puso, bagaman 
patuloy silang nagpapalahaw sa kanilang mga higa- 
an. Dahil sa kanilang butil at matamis na alak ay pa- 
tuloy silang naglilimayon . . . At bumalik sila, hindi 
sa anumang mas mataas.” Ang pagdaing nila para 
sa tulong sa panahon ng kapahamakan ay udyok ng 
kasakiman, at kapag pinagkakalooban sila ng tu- 
long, hindi nila ginagamit ang pagkakataong iyon 
upang pahusayin ang kanilang kaugnayan sa Diyos 
sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagsunod sa 
kaniyang matataas na pamantayan (ihambing ang 
Isa 55:8-11): sila ay gaya ng “isang maluwag na bu- 
sog” na hindi tumatama sa tudlaan. (Os 7:14-16, 
ihambing ang Aw 78:57, San 4:3.) Ang pag-aayu- 
no, pagtangis, at paghagulhol ay wasto---ngunit ta- 
nging kung 'hinahapak' ng mga nagsisisi “ang kani- 
lang mga puso' at hindi lamang ang kanilang mga 
kasuutan.--Joe 2:12, 13; tingnan ang PAG-AAYUNO, 
PAGDADALAMHATI. 

Pagtatapat ng masamang gawa. Samakatu- 
wid, ang taong nagsisisi ay magpapakumbaba at 
hahanapin niya ang mukha ng Diyos (2Cr 7:13, 14: 
33:10-13, San 4:6-10), anupat magsusumamo ukol 
sa kaniyang kapatawaran. (Mat 6:12) Hindi siya ka- 
tulad ng mapagmatuwid-sa-sariling Pariseo sa ilus- 
trasyon ni Jesus kundi katulad ng maniningil ng 
buwis na inilarawan ni Jesus bilang dumadagok sa 
sarili niyang dibdib at nagsasabi, “O Diyos, magma- 
gandang-loob ka sa akin na isang makasalanan.” 
(Luc 18:9-14) Sinasabi ng apostol na si Juan: “Kung 
sasabihin natin: ‘Wala tayong kasalanan, inililigaw 
natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa 
atin. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasala- 
nan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo 
sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat 
ng kalikuan.” (1Ju 1:8, 9) “Siyang nagtatakip ng ka- 
niyang mga pagsalansang ay hindi magtatagum- 
pay, ngunit siyang nagtatapat at nag-iiwan ng mga 
iyon ay pagpapakitaan ng awa.”---Kaw 28:13; iham- 
bing ang Aw 32:3-5: Jos 7:19-26, 1Ti 5:24. 

Ang panalangin ni Daniel sa Daniel 9:15-19 ay 
isang huwaran ng taimtim na pagtatapat, anupat 
nagpapahayag ng pagkabahala pangunahin na para 
sa pangalan ni Jehova at ang pamamanhik nito ay 
nakasalig ‘hindi sa aming matuwid na mga gawa, 
kundi sa iyong maraming kaawaan.” Ihambing din 
ang mapagpakumbabang pananalita ng alibughang 
anak. (Luc 15:17-21) Yaong mga nagsisisi ay may- 
kataimtimang “nagtataas ng kanilang puso pati ng 
kanilang mga palad sa Diyos, anupat nagtatapat ng 
kanilang pagsalansang at naghahangad ng kapata- 
waran.---Pan 3:40-42. 

Pagtatapat ng mga kasalanan sa isa't isa. 
Ang alagad na si Santiago ay nagpapayo: “Haya- 
gang ipagtapat ang inyong mga kasalanan sa isa't 


PAGSISISI 


isa at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo ay ma- 
pagaling.” (San 5:16) Ang gayong pagtatapat ay 
wasto lamang hindi dahil ang sinumang tao ay nag- 
sisilbing “katulong [“tagapagtanggol,” RS]" ng tao sa 
Diyos, yamang tanging si Kristo lamang ang maka- 
gaganap sa papel na iyan sa bisa ng kaniyang pam- 
palubag-loob na hain. (1Ju 2:1, 2) Sa ganang sarili 
nila, ang mga tao ay hindi talaga makapagtatama 
ng mali sa harap ng Diyos, para sa kanilang sarili 
o para sa iba, yamang hindi nila mailalaan ang ki- 
nakailangang pambayad-sala. (Aw 49:7, 8) Gayun- 
man, matutulungan ng mga Kristiyano ang isa't isa, 
at ang mga panalangin nila para sa kanilang mga 
kapatid, bagaman hindi naman nakaaapekto sa pag- 
papairal ng Diyos ng katarungan (yamang tanging 
ang pantubos ni Kristo ang nagdudulot ng kapata- 
waran ng mga kasalanan), ay mahalaga sa Diyos 
kapag pinakikiusapan siyang magkaloob ng kinaka- 
ilangang tulong at lakas sa isa na nagkasala at 
naghahangad ng saklolo.---Tingnan ang PANALANGIN 
(Ang Pagsagot sa mga Panalangin). 

Pagkakumberte--Isang Pagtalikod. Pinu- 
putol ng pagsisisi ang maling landasin ng isang tao, 
anupat itinatakwil niya iyon, at ipinapasiya niyang 
tumahak sa isang tamang landasin. Kung tunay 
ang pagsisisi, masusundan ito ng “pagkakumberte.” 
(Gaw 15:3) Kapuwa sa Hebreo at sa Griego ang mga 
pandiwang nauugnay sa pagkakumberte (sa Heb., 
shuv; sa Gr., stre' pho, epi-stre pho) ay nangangahu- 
lugan lamang ng “bumaling, manumbalik, o buma- 
lik.” (Gen 18:10: Kaw 15:1; Jer 18:4: Ju 12:40, 21:20: 
Gaw 15:36) Kapag ginagamit sa espirituwal na diwa, 
maaari itong tumukoy alinman sa pagtalikod sa 
Diyos (samakatuwid nga, pagtalikod tungo sa isang 
makasalanang landasin [Bil 14:43, Deu 30:17]) o sa 
pagbaling sa Diyos mula sa isang maling lakad. 
--1Ha 8:33. 

Ang pagkakumberte ay nagpapahiwatig ng higit 
pa kaysa basta isang saloobin o berbal na kapahaya- 
gan lamang, nagsasangkot ito ng “mga gawang 
angkop sa pagsisisi.” (Gaw 26:20, Mat 3:8) Ito'y 
isang aktibong “paghahanap, ‘pagsasaliksik,’ “pag- 
uusisa kay Jehova nang buong puso at kalulu- 
wa. (Deu 4:29: 1Ha 8:48, Jer 29:12-14) Nanganga- 
hulugan ito ng pagsisikap na matamo ang lingap 
ng Diyos sa pamamagitan ng “pakikinig sa kani- 
yang tinig” gaya ng ipinapahayag sa kaniyang Sali- 
ta (Deu 4:30, 30:2, 8), “pagpapakita ng kaunawaan 
sa kaniyang katapatan” sa pamamagitan ng pagka- 
karoon ng higit na unawa at kabatiran sa kani- 
yang mga daan at kalooban (Dan 9:13), pagtupad 
sa kaniyang mga utos at 'pagsasagawa ng mga 
iyon (Ne 1:9, Deu 30:10, 2Ha 23:24, 25), ‘pag-iingat 
ng maibiging-kabaitan at katarungan’ at ‘palagiang 
pag-asa sa Diyos” (Os 12:6), pag-iwan sa paggamit 


PAGSISISI 


ng relihiyosong mga imahen o sa pagsamba sa 
mga nilalang upang “ituon ang puso kay Jehova at 
maglingkod tangi lamang sa kaniya” (1Sa 7:3, Gaw 
14:11-15: 1Te 1:9, 10), at paglakad sa kaniyang mga 
daan at hindi sa daan ng mga bansa (Lev 20:23) o sa 
sariling daan (Isa 55:6-8). Ang mga panalangin, 
hain, pag-aayuno, at pangingilin ng sagradong mga 
kapistahan ay walang kabuluhan at walang halaga 
sa Diyos malibang ang mga ito ay nilalakipan ng 
mabubuting gawa, katarungan, pagwawaksi sa pa- 
niniil at karahasan, at pagpapakita ng awa.--Isa 
1:10-19, 58:3-7: Jer 18:11. 

Kailangan dito ang “isang bagong puso at isang 
bagong espiritu” (Eze 18:31); kapag ang isa ay nag- 
bago ng kaisipan, motibo, at tunguhin sa buhay, 
nagkakaroon siya ng isang bagong takbo ng pag- 
iisip, disposisyon, at lakas na gawin kung ano ang 
tama. Para sa isa na nagbago na ng landasin sa bu- 
hay, ang resulta nito ay isang “bagong personalidad 
na nilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa tunay na 
katuwiran at pagkamatapat” (Efe 4:17-24), anupat 
malaya mula sa imoralidad, kaimbutan, at gayundin 
sa mararahas na pananalita at paggawi. (Col 3:5-10, 
ihambing ang pagkakaiba sa Os 5:4-6.) Sa gayong 
mga tao ay pinangyayari ng Diyos na 'bumukal' ang 
espiritu ng karunungan, anupat ipinaaalam sa kani- 
la ang kaniyang mga salita.--Kaw 1:23, ihambing 
ang 2Ti 2:25. 

Samakatuwid, ang tunay na pagsisisi ay may tu- 
nay na epekto, nagluluwal ng puwersa, at nagpapa- 
kilos sa isang tao na “manumbalik.” (Gaw 3:19) Kaya 
naman maaaring sabihin ni Jesus sa mga nasa Lao- 
dicea: “Maging masigasig ka at magsisi.” (Apo 3:19: 
ihambing ang Apo 2:5, 3:2, 3.) Kakikitaan ito ng 
‘malaking kasigasigan, pagpapawalang-sala sa sari- 
li, makadiyos na takot, pananabik, at pagtatama ng 
mali.” (2Co 7:10, 11) Ang kawalan ng pagkabahala 
na ituwid ang mga kamaliang nagawa ay nagpapa- 
kita ng kawalan ng tunay na pagsisisi.--Ihambing 
ang Eze 33:14, 15; Luc 19:8. 

Ang pananalitang “bagong kumberteng lalaki,” 
“bago lamang kumberte” (RS), sa Griego (neo phy- 
tos) ay literal na nangangahulugang “bagong tanim” 
o “bagong sibol.” (1Ti 3:6) Ang gayong lalaki ay hin- 
di dapat atasan ng ministeryal na mga tungkulin sa 
kongregasyon dahil baka “magmalaki siya at mahu- 
log sa hatol na ipinataw sa Diyablo.” 


Anu-ano ang “patay na mga gawa” na 
dapat pagsisihan ng mga Kristiyano? 


Ipinakikita ng Hebreo 6:1, 2 na kabilang sa “pang- 
unang doktrina” ang “pagsisisi mula sa patay na 
mga gawa, at pananampalataya sa Diyos,” na sinu- 
sundan ng turo tungkol sa mga bautismo, ng pag- 


716 


papatong ng mga kamay, ng pagkabuhay-muli at 
walang-hanggang hatol. Ang “patay na mga gawa" 
(isang pananalita na tanging sa Heb 9:14 lamang 
muling lumilitaw) ay maliwanag na nangangahu- 
lugan ng hindi lamang basta makasalanang mga 
gawa ng kamalian, o mga gawa ng makasalanang 
laman na umaakay sa isa sa kamatayan (Ro 8:6, Gal 
6:8), kundi lahat ng mga gawa na sa ganang sari- 
li ay patay, walang kabuluhan, at walang bunga sa 
espirituwal na paraan. 

Kabilang dito ang mga gawa ng pagbibigay- 
katuwiran sa sarili, ang mga pagsisikap ng mga tao 
na itatag ang sarili nilang katuwiran nang hiwalay 
kay Kristo Jesus at sa kaniyang haing pantubos. Sa- 
makatuwid, ang pormal na pagtupad ng mga Ju- 
diong lider ng relihiyon at ng iba pa, sa Kautusan, 
ay “patay na mga gawa" dahil salat ito sa pananam- 
palataya. (Ro 9:30-33: 10:2-4) Dahil dito, sa halip na 
magsisi ay natisod sila kay Kristo Jesus, ang “Pu- 
nong Ahente” ng Diyos “upang magbigay ng pagsi- 
sisi sa Israel at ng kapatawaran ng mga kasalanan.” 
(Gaw 5:31-33, 10:43, 20:21) Gayundin naman, ang 
pagtupad sa Kautusan na para bang ito'y may bisa 
pa ay naging “patay na mga gawa” pagkatapos 
itong tuparin ni Kristo Jesus. (Gal 2:16) Sa katulad 
na paraan, ang lahat ng mga gawang maituturing 
sanang makabuluhan ay nagiging “patay na mga 
gawa” kung ang motibo sa paggawa nito ay hindi 
pag-ibig, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapuwa. 
(1Co 13:1-3) Ang pag-ibig na ito naman ay dapat 
na “sa gawa at katotohanan,” anupat kaayon ng ka- 
looban at mga daan ng Diyos na ipinababatid sa 
atin sa pamamagitan ng kaniyang Salita. (1Ju 3:18, 
5:2, 3; Mat 7:21-23: 15:6-9: Heb 4:12) Yaong buma- 
baling sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus 
taglay ang pananampalataya ay nagsisisi sa lahat 
ng mga gawang maituturing na “patay na mga 
gawa,” at pagkatapos ay iniiwasan na niya ang mga 
iyon, sa gayo'y nagiging malinis ang kaniyang bud- 
hi. Heb 9:14. 

Ang bautismo (paglulubog sa tubig), maliban sa 
kaso ni Jesus, ay isang sagisag na itinakda ng Diyos 
kaugnay ng pagsisisi, kapuwa para sa mga kabilang 
sa bansang Judio (na hindi nakatupad sa tipan ng 
Diyos noong may bisa pa ito) at para sa mga tao 
ng mga bansa na nanumbalik” upang mag-ukol ng 
sagradong paglilingkod sa Diyos.--Mat 3:11, Gaw 
2:38, 10:45-48: 13:23, 24: 19:4: tingnan ang Bau- 
TISMO. 

Di-nagsisisi. Dahil sa kawalan ng tunay na 
pagsisisi ay naging tapon ang Israel at ang Juda, da- 
lawang ulit na winasak ang Jerusalem, at nang da- 
kong huli, lubusang itinakwil ng Diyos ang bansa. 
Kapag sinasaway sila, hindi naman sila talaga bu- 
mabalik sa Diyos kundi patuloy silang “bumabalik 


717 


sa landasin ng karamihan, gaya ng kabayong du- 
madaluhong sa pagbabaka.” (Jer 8:4-6, 2Ha 17:12- 
23; 2Cr 36:11-21, Luc 19:41-44, Mat 21:33-43, 23:37, 
38) Sapagkat sa kanilang mga puso ay ayaw nilang 
magsisi at manumbalik,” ang mga bagay na narinig 
at nakita nila ay hindi nagdulot sa kanila ng kauna- 
waan at kaalaman, isang “talukbong” ang nakatakip 
sa kanilang mga puso. (Isa 6:9, 10: 2Co 3:12-18, 4: 
3, 4) May bahagi rito ang di-tapat na mga lider ng 
relihiyon at mga propeta, gayundin ang mga bula- 
ang propetisa, anupat pinalakas nila ang bayan sa 
kanilang paggawa ng masama. (Jer 23:14: Eze 13: 
17, 22, 23, Mat 23:13, 15) Patiunang sinabi ng mga 
hulang Kristiyano na ang pagkilos ng Diyos sa hina- 
harap, anupat kaniyang sasawayin ang mga tao at 
tatawagin ang mga ito upang magsisi, ay sa katulad 
na paraan tatanggihan din ng marami. Inihula nito 
na ang mga bagay na kanilang daranasin ay mag- 
papatigas at magpapapait lamang sa kanila hang- 
gang sa mamusong sila sa Diyos, bagaman ang pag- 
tatakwil nila sa kaniyang matuwid na mga daan 
ang ugat at sanhi ng lahat ng kanilang kabagabagan 
at kapahamakan. (Apo 9:20, 21; 16:9, 11) Ang ga- 
yong mga tao ay “nag-iimbak ng poot para sa kani- 
lang sarili sa araw ng pagsisiwalat sa matuwid na 
paghatol ng Diyos.'---Ro 2:5. 

Kawalang-pagsisisi. Yaong mga “'namimiha- 
sa nang sinasadya sa kasalanan pagkatapos ma- 
tanggap ang tumpak na kaalaman sa katotohanan 
ay umabot na sa kawalang-pagsisisi, sapagkat iti- 
nakwil nila ang pinakalayunin ng kamatayan ng 
Anak ng Diyos at sa gayo'y napapabilang sa mga 
humatol sa kaniya ng kamatayan, anupat sa diwa ay 
“ibinabayubay nilang muli ang Anak ng Diyos sa 
ganang kanila at inilalantad siya sa hayag na kahi- 
hiyan.” (Heb 6:4-8, 10:26-29) Dahil dito, ang kasala- 
nang ito ay walang kapatawaran. (Mar 3:28, 29) Mas 
mabuti pa sana na “hindi nila nalaman nang may 
katumpakan ang landas ng katuwiran kaysa pagka- 
tapos na malaman ito nang may katumpakan ay tu- 
malikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila.” 
--2Pe 2:20-22. 

Yamang sina Adan at Eva ay sakdal na mga ni- 
lalang, at yamang ang utos sa kanila ng Diyos ay 
malinaw at kapuwa nila nauunawaan, maliwanag 
na ang kanilang pagkakasala ay sinasadya at hindi 
ito mapagpapaumanhinan salig sa anumang kahi- 
naan o di-kasakdalan ng tao. Kaya naman, ang mga 
salita sa kanila ng Diyos kasunod nito ay walang 
inialok na paanyayang magsisi sila. (Gen 3:16-24) 
Gayundin ang kaso ng espiritung nilalang na humi- 
kayat sa kanila sa paghihimagsik. Ang wakas niya 
at ang wakas ng iba pang mga anghelikong nila- 
lang na sumama sa kaniya ay walang-hanggang 
pagkapuksa. (Gen 3:14, 15: Mat 25:41) Si Hudas, ba- 


PAGSISISI 


gaman di-sakdal, ay namuhay nang may matalik 
na pakikipagsamahan sa sariling Anak ng Diyos, 
subalit siya'y naging traidor. Tinukoy siya mismo 
ni Jesus bilang “anak ng pagkapuksa.” (Ju 17:12) 
Ang apostatang “taong tampalasan” ay tinatawag 
ding “anak ng pagkapuksa.” (2Te 2:3, tingnan ang 
ANTIKRISTO; APOSTASYA, TAONG TAMPALASAN.) Sa katu- 
lad na paraan, ang lahat niyaong magiging kabi- 
lang sa makasagisag na “kambing” sa panahon 
ng makaharing paghatol ni Jesus sa sangkatauhan 
ay “magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol,” 
anupat hindi sila aanyayahang magsisi.--Mat 25: 
33, 41-46. 

Naglalaan ng Pagkakataon ang Pagkabuhay- 
Muli. Sa kabaligtaran naman, may kinalaman sa 
ilang Judiong lunsod noong unang siglo, binanggit 
ni Jesus ang isang panghinaharap na araw ng pag- 
huhukom na doo'y magiging kasangkot ang mga ito. 
(Mat 10:14, 15, 11:20-24) Ipinahihiwatig niyaon na 
sa paanuman ay may mga taong bubuhaying muli 
mula sa mga lunsod na iyon, at bagaman dahil sa 
kanilang dating di-nagsisising saloobin ay magiging 
napakahirap para sa kanila na magsisi, sila'y mag- 
kakaroon ng pagkakataong magpamalas ng pagpa- 
pakumbaba at pagsisisi at “manumbalik” sa Diyos sa 
pamamagitan ni Kristo. Yaong mga hindi gagawa 
ng gayon ay tatanggap ng walang-hanggang pag- 
kapuksa. (Ihambing ang Apo 20:11-15, tingnan ang 
ARAW NG PAGHUHUKOM.) Gayunman, yaong mga su- 
musunod sa isang landasin na gaya niyaong sa mga 
eskriba at mga Pariseo, na sadya at kusang lumaban 
sa paghahayag ng espiritu ng Diyos sa pamamagi- 
tan ni Kristo, ay hindi bubuhaying muli, at sa gayo'y 
hindi sila “makatatakas mula sa kahatulan ng Ge- 
henna.”--Mat 23:13, 33, Mar 3:22-30. 

Ang manggagawa ng kasamaan na nakabitin 
sa tulos. Ang magnanakaw na nakabayubay sa 
tabi ni Jesus at nagpakita ng pananampalataya sa 
kaniya ay pinangakuang mapapasa Paraiso. (Luc 
23:39-43, tingnan ang PARAISo.) Bagaman sinisikap 
ipaliwanag ng iba na ang pangakong ito ay nagpa- 
pahiwatig na tiniyak sa manggagawa ng kasamaan 
na siya ay magtatamo ng walang-hanggang buhay, 
hindi naman ito kaayon ng mga katibayan mula sa 
maraming kasulatan na natalakay na. Bagaman 
inamin niya ang pagiging mali ng kaniyang gawa- 
ing kriminal na kabaligtaran ng kawalang-sala ni 
Jesus (Luc 23:41), walang anumang nagpapakita na 
kaniya nang “kinapootan ang kasamaan at inibig 
ang katuwiran’; palibhasa'y malapit nang mamatay 
maliwanag na wala siya sa kalagayan na “makapa- 
numbalik” at makapagluwal ng “mga gawang ang- 
kop sa pagsisisi”, hindi siya nabautismuhan. (Gaw 
3:19, 26:20) Samakatuwid, lumilitaw na sa kaniyang 
pagkabuhay-muli mula sa mga patay bibigyan siya 


PAGSISISI 


ng pagkakataong gawin ang mga pagkilos na ito. 
--Ihambing ang Apo 20:12, 13. 


Yamang sakdal ang Diyos, paano 
niya maaaring “ikalungkot' 
ang isang bagay? 


Sa karamihan ng mga kaso kung saan ang Heb- 
reong nacham’ ay ginagamit sa diwa ng “pagka- 
lungkot,” ang tinutukoy ay ang Diyos na Jehova. Si- 
nasabi ng Genesis 6:6, 7 na “ikinalungkot ni Jehova 
na ginawa niya ang mga tao sa lupa, at siya ay na- 
saktan sa kaniyang puso": gayon na lamang kalub- 
ha ang kanilang naging kabalakyutan anupat ipina- 
siya ng Diyos na papawiin niya sila mula sa ibabaw 
ng lupa sa pamamagitan ng pangglobong Baha. 
Hindi ito maaaring mangahulugan na ang Diyos ay 
nalungkot sa diwa na nagkamali siya sa ginawa 
niyang paglalang, sapagkat “sakdal ang kaniyang 
gawa.” (Deu 32:4, 5) Ang pagkalungkot ay kabalig- 
taran ng kalugud-lugod na kasiyahan at pagsasaya. 
Kaya, maaaring ang Diyos ay nalungkot dahil pag- 
katapos niyang lalangin ang sangkatauhan, naging 
napakasama ng paggawi ng mga ito anupat naobli- 
ga siya noon (at makatuwiran lamang) na puksain 
ang buong sangkatauhan maliban kay Noe at sa ka- 
niyang pamilya. Sapagkat ang Diyos ay “hindi nalu- 
lugod sa kamatayan ng balakyot. —Eze 33:11. 

Ganito ang komento ng Cyclopaedia nina M'Clin- 
tock at Strong: “Ang Diyos mismo ay binabanggit na 
nagsisisi [nacham”, nalulungkot], subalit maaaring 
ang kahulugan lamang nito ay ang pagbabago niya 
ng kaniyang paggawi sa kaniyang mga nilalang, sa 
paggagawad man niya ng kabutihan o sa pagpapa- 
sapit niya ng kasamaan---ang pagbabagong iyon ng 
paggawi ng Diyos ay salig sa pagbabago ng kani- 
yang mga nilalang, at sa gayon, ayon sa pananalita 
ng mga tao, sinasabi na ang Diyos ay nagsisisi.” 
(1894, Tomo VIII, p. 1042) Ang matuwid na mga pa- 
mantayan ng Diyos ay nananatiling matatag, hindi 
nagbabago, at hindi paiba-iba. (Mal 3:6, San 1:17) 
Walang mga kalagayan ang makapagpapabago ng 
kaniyang isip tungkol sa mga ito, ang makapagtata- 
likod sa kaniya sa mga ito, o ang makapagpapang- 
yaring iwan niya ang mga ito. Gayunman, ang sa- 
loobin at mga pagtugon ng kaniyang matatalinong 
nilalang sa sakdal na mga pamantayang iyon at sa 
pagpapairal ng Diyos sa mga iyon ay maaaring ma- 
buti o masama. Kung mabuti, kalugud-lugod ito sa 
Diyos, at kung masama naman ay nagdudulot ito 
sa kaniya ng pagkalungkot. Bukod diyan, ang saloo- 
bin ng mga nilalang ay maaaring magbago mula sa 
mabuti tungo sa masama o mula sa masama tungo 
sa mabuti, at yamang hindi binabago ng Diyos ang 
kaniyang mga pamantayan para pagbigyan lamang 


718 


sila, ang pagkalugod niya (at ang kaakibat nitong 
mga pagpapala) ay maaaring magbago kaayon ni- 
yaon tungo sa pagkalungkot (at sa kaakibat nitong 
disiplina o kaparusahan) o kabaligtaran nito. Sama- 
katuwid, ang kaniyang mga kahatulan at mga kapa- 
siyahan ay lubusang malaya mula sa kapritso, pag- 
babagu-bago, pagka-di-maaasahan, o kamalian, sa 
gayo'y malaya siya mula sa anumang paiba-iba 
o kakatwang pagkilos.---Eze 18:21-30, 33:7-20. 

Ang isang magpapalayok ay maaaring magsimu- 
lang gumawa ng isang uri ng sisidlan at pagkatapos 
ay baguhin ang istilo niyaon kung ang sisidlan ay 
“nasira ng kamay ng magpapalayok.” (Jer 18:3, 4) Sa 
paghahalimbawang ito, hindi ipinakikita ni Jehova 
na siya ay gaya ng isang taong magpapalayok na 
“ang kamay ay nakasisira, kundi sa halip, na siya ay 
may awtoridad sa sangkatauhan bilang Diyos, awto- 
ridad na magbago ng kaniyang pakikitungo sa kani- 
la ayon sa kung paano sila tumutugon o hindi tumu- 
tugon sa kaniyang katuwiran at awa. (Ihambing ang 
Isa 45:9, Ro 9:19-21.) Maaari nga niyang “ikalungkot 
ang kapahamakan na inisip niyang ilapat” sa isang 
bansa, o “ikalungkot ang mabuti na sinabi niya sa 
kaniyang sarili na gawin sa ikabubuti nito, anupat 
ang lahat ay depende sa pagtugon ng bansa sa ka- 
niyang naunang pakikitungo sa kanila. (Jer 18:5-10) 
Samakatuwid, hindi sa ang Dakilang Magpapalayok, 
si Jehova, ay nagkakamali, kundi sa halip, ang tao 
na “luwad,” ay dumaranas ng “metamorposis” (pag- 
babago ng anyo o kayarian) may kinalaman sa ka- 
lagayan ng kaniyang puso, anupat nagbubunga ito 
ng pagkalungkot, o ng pagbabago ng damdamin, sa 
bahagi ni Jehova. 

Totoo ito may kaugnayan sa mga indibiduwal 
at gayundin sa mga bansa, at yamang ang Diyos 
na Jehova ay may binabanggit na “ikinalungkot' 
niya ang ilan sa kaniyang mga lingkod, gaya ni 
Haring Saul, na tumalikod sa katuwiran, ipinakikita 
nito na hindi itinatadhana ng Diyos ang kinabuka- 
san ng gayong mga indibiduwal. (Tingnan ang PA- 
TIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA.) Nang 
ikalungkot ng Diyos ang paglihis ni Saul, hindi ito 
nangangahulugan na nagkamali ang Diyos sa pag- 
pili sa kaniya bilang hari anupat dapat lamang Ni- 
yang ikalungkot ang bagay na iyon. Sa halip, mala- 
mang na nalungkot ang Diyos dahil, bagaman may 
kakayahan at kalayaan si Saul na magpasiya, hindi 
niya ginamit nang wasto ang kahanga-hangang pri- 
bilehiyo at pagkakataon na ibinigay sa kaniya ng 
Diyos, at dahil kinailangang baguhin ng Diyos ang 
pakikitungo Niya kay Saul yamang nagbago ang sa- 
loobin nito.--- 1Sa 15:10, 11, 26. 

Nang ipinapahayag ng propetang si Samuel ang 
hatol ng Diyos may kinalaman kay Saul, sinabi niya 
na “ang Kamahalan ng Israel ay hindi magbubula- 


719 


an, at hindi Siya magsisisi, sapagkat Siya ay hindi 
makalupang tao upang magsisi.” (1Sa 15:28, 29) 
Ang makalupang mga tao ay malimit na napatutu- 
nayang di-tapat sa kanilang salita, hindi nakatutu- 
pad sa kanilang mga pangako, o hindi nakasusunod 
sa mga kundisyon ng kanilang mga kasunduan, pa- 
libhasa'y di-sakdal, nagkakamali sila sa kanilang 
paghatol kung kaya't nagsisisi sila. Hindi ito kailan- 
man nangyayari sa Diyos.--Aw 132:11: Isa 45:23, 
24: 55:10, 11. 

Halimbawa, tiniyak ng tipan ng Diyos, na ginawa 
sa pagitan ng Diyos at ng “lahat ng laman” pagkata- 
pos ng Baha, na ang Diyos ay hindi na muling mag- 
papasapit ng baha sa buong lupa. (Gen 9:8-17) Sa- 
makatuwid, walang posibilidad na magbabago ang 
Diyos may kinalaman sa tipang iyon, o na kaniyang 
‘pagsisisihan iyon.” Sa katulad na paraan, sa kani- 
yang pakikipagtipan kay Abraham, ang Diyos ay 
“pumasok taglay ang isang sumpa” bilang “isang le- 
gal na garantiya” upang “ipakita nang lalong saga- 
na sa mga tagapagmana ng pangako ang kawa- 
lang-pagbabago ng kaniyang layunin,” anupat ang 
kaniyang pangako at ang kaniyang sumpa ay “dala- 
wang bagay na di-mababago na doon ay imposib- 
leng magsinungaling ang Diyos.” (Heb 6:13-18) Ang 
ipinanatang tipan ng Diyos sa kaniyang Anak ukol 
sa isang pagkasaserdote na gaya ng pagkasaserdote 
ni Melquisedec ay isa ring bagay na hinggil dito 
ay hindi magsisisi ang Diyos.--Heb 7:20, 21, Aw 
110:4, ihambing ang Ro 11:29. 

Gayunman, kapag siya ay nangangako o nakiki- 
pagtipan, ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga 
kahilingan, o mga kundisyon na kailangang tuparin 
niyaong kaniyang mga pinangakuan o mga katipan. 
Ipinangako niya sa Israel na sila ay magiging kani- 
yang “pantanging pag-aari” at magiging “isang ka- 
harian ng mga saserdote at isang banal na bansa,’ 
kung mahigpit nilang susundin ang kaniyang tinig 
at iingatan ang kaniyang tipan. (Exo 19:5, 6) Tinu- 
pad ng Diyos ang kaniyang bahagi sa tipan, ngunit 
hindi nakatupad ang Israel, paulit-ulit nilang nila- 
pastangan ang tipang iyon. (Mal 3:6, 7; ihambing 
ang Ne 9:16-19, 26-31.) Kaya nang pawalang-bisa 
ng Diyos ang tipang iyon nang dakong huli, nagpa- 
kita siya ng lubos na katarungan, anupat tanging 
ang nagkasalang mga Israelita ang masisisi kung 
kaya hindi natupad ang kaniyang pangako.---Mat 
21:43, Heb 8:7-9. 

Sa katulad na paraan, maaaring “ikalungkot” at 
“talikuran” ng Diyos ang paglalapat niya ng isang 
kaparusahan kapag ang pagbababala niya hinggil sa 
gayong pagkilos ay nagbunga ng pagbabago ng sa- 
loobin at paggawi ng mga manlalabag. (Deu 13:17, 
Aw 90:13) Kapag bumalik sila sa kaniya, “babalik” 
siya sa kanila. (Zac 8:3, Mal 3:7) Sa halip na manati- 


PAGSISISI 


ling "nasasaktan, magsasaya na siya, sapagkat hin- 
di siya nalulugod sa pagpapasapit ng kamatayan sa 
mga makasalanan. (Luc 15:10, Eze 18:32) Samanta- 
lang hindi lumilihis kailanman mula sa kaniyang 
matuwid na mga pamantayan, naglalaan ng tulong 
ang Diyos upang makabalik ang mga tao sa kaniya, 
hinihimok silang gawin ang gayon. May-kabaitan 
niya silang inaanyayahan na bumalik, anupat 'iniu- 
unat niya ang kaniyang mga kamay' at sinasabi 
niya sa pamamagitan ng kaniyang mga kinatawan, 
“Manumbalik kayo, pakisuyo, . . . upang hindi ako 
magpangyari ng kapahamakan sa inyo,” “Pakisuyo, 
huwag ninyong gawin ang ganitong uri ng karima- 
rimarim na bagay na kinapopootan ko.” (Isa 65:1, 2; 
Jer 25:5, 6: 44:4, 5) Nagbibigay siya ng sapat na 
panahon para ang isa ay makapagbago (Ne 9:30; 
ihambing ang Apo 2:20-23) at nagpapakita siya ng 
malaking pagtitiis at pagtitimpi, yamang “hindi niya 
nais na ang sinuman ay mapuksa kundi nais niya na 
ang lahat ay makaabot sa pagsisisi.” (2Pe 3:8, 9; 
Ro 2:4, 5) Noon, may mga pagkakataon na may- 
kabaitan niyang tinitiyak na ang kaniyang mensahe 
ay may kalakip na makapangyarihang mga gawa, 
o mga himala, na nagpapatunay na ang kaniyang 
mga mensahero ay inatasan ng Diyos at tumutu- 
long upang tumibay ang pananampalataya ng mga 
nakikinig. (Gaw 9:32-35) Kapag walang tumutugon 
sa kaniyang mensahe, naggagawad siya ng disipli- 
na, iniuurong niya ang kaniyang lingap at proteksi- 
yon, anupat sa gayon yaong mga di-nagsisisi ay 
pinahihintulutan niyang dumanas ng mga kakapu- 
san, taggutom, at paniniil mula sa kanilang mga ka- 
away. Sa pamamagitan nito ay maaari silang mata- 
uhan, maaaring manumbalik ang kanilang wastong 
pagkatakot sa Diyos, o maaari nilang matanto na 
hangal ang kanilang landasin at mali ang kani- 
lang mga simulain.---2Cr 33:10-13, Ne 9:28, 29, Am 
4:6-11. 

Gayunman, ang kaniyang pagtitiis ay may mga 
hangganan, at kapag naabot na ang mga ito, siya'y 
"nagsasawa na sa panghihinayang’; pagkatapos nito 
ang kaniyang kapasiyahan na maglapat ng kaparu- 
sahan ay hindi na magbabago. (Jer 15:6, 7: 23:19, 
20, Lev 26:14-33) Siya'y hindi na “nag-iisip” o “bu- 
mubuo” lamang ng isang kapahamakan para sa ga- 
yong mga tao (Jer 18:11, 26:3-6) kundi sumapit na 
sa isang kapasiyahang hindi na mababago pa.---2Ha 
23:24-27: Isa 43:13: Jer 4:28; Zef 3:8: Apo 11:17, 18. 

Ang pagiging handang magpatawad ng Diyos sa 
mga nagsisisi, gayundin ang maawaing pagbubukas 
niya ng daan para sa gayong pagpapatawad kahit sa 
harap ng paulit-ulit na pagkakasala, ay nagsisilbing 
halimbawa para sa lahat ng kaniyang mga lingkod. 
--Mat 18:21, 22, Mar 3:28, Luc 17:3, 4: 1Ju 1:9, ting- 
nan ang KAPATAWARAN, PAGPAPATAWAD. 


PAGSISIWALAT 


PAGSISIWALAT. Ang salitang Griego (a:po- 
ka'ly-psis) na isinalin bilang “pagsisiwalat,” o “pag- 
kakasiwalat,” ay nangangahulugang “paglalantad” 
o “pagbubunyag.” Madalas itong gamitin may kina- 
laman sa mga pagsisiwalat ng espirituwal na mga 
bagay o ng kalooban at mga layunin ng Diyos. (Luc 
2:32: 1Co 14:6, 26; 2Co 12:1, 7; Gal 1:12, 2:2, Efe 
1:17: Apo 1:1; Int) Ang gayong mga pagsisiwalat ay 
dahil sa pagkilos ng espiritu ng Diyos. Hinggil sa 
pagsisiwalat ng “sagradong lihim,” ganito ang isinu- 
lat ng apostol na si Pablo: “Sa ibang mga salinlahi 
ang lihim na ito ay hindi ipinaalam sa mga anak ng 
mga tao gaya ng isiniwalat na ngayon sa kaniyang 
banal na mga apostol at mga propeta sa pamamagi- 
tan ng espiritu, samakatuwid nga, na ang mga tao 
ng mga bansa ay magiging mga kasamang taga- 
pagmana at mga kasangkap ng katawan at mga ka- 
bahagi natin sa pangako kaisa ni Kristo Jesus sa pa- 
mamagitan ng mabuting balita.”--Efe 3:1-6, Ro 
16:25. 

Mariing pinatutunayan ng aklat ng Mga Gawa na 
ang pagsisiwalat ng sagradong lihim ay resulta ng 
pagkilos ng espiritu ng Diyos. Inakay ng espiritu 
sina Pedro, Pablo, at Bernabe upang mangaral sa 
mga di-Judio. Ang nanampalatayang mga di-Judio, 
samakatuwid nga, ang “mga tao ng mga bansa,” ay 
tumanggap ng banal na espiritu samantalang nasa 
di-tuling kalagayan, sa gayo'y naging isang bayan 
ukol sa pangalan ng Diyos. (Gaw 10:9-48, 13:2-4) Sa 
ilalim ng pagkasi, inihula ito ng propetang si Amos, 
at noong unang siglo C.E., nakita ang katuparan ng 
kaniyang hula sa pamamagitan ng pagkilos ng espi- 
ritu ng Diyos.--Gaw 15:7-20, ihambing ang Am 9: 
11, 12, LXX. 

Binabanggit din ng Bibliya ang “pagsisiwalat 
sa matuwid na paghatol ng Diyos” (Ro 2:5), ang 
“pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos” (Ro 8:19), at 
ang “pagkakasiwalat kay Jesu-Kristo” at sa “kani- 
yang kaluwalhatian.” (1Pe 1:13: 4:13) Makatutulong 
ang konteksto at ang kaugnay na mga teksto upang 
matukoy kung kailan magaganap ang gayong mga 
pagsisiwalat, o pagkakasiwalat. Sa bawat kaso, ang 
pagsisiwalat, o pagkakasiwalat, ay panahon ng pag- 
bibigay ng gantimpala at pagpapala sa mga taong 
matuwid, o kaya nama'y panahon ng pagpuksa sa 
mga balakyot. 

Pagsisiwalat sa mga Anak ng Diyos. Sa ka- 
niyang liham sa mga taga-Roma, sinabi ng apostol 
na si Pablo na ang “mga anak” ng Diyos ay yaong 
mga tumanggap ng espiritu ng pag-aampon. Bilang 
mga kasamang tagapagmana ni Kristo, ang mga 
anak na ito ng Diyos ay luluwalhatiin. (Ro 8:14-18) 
Babaguhin ng Panginoong Jesu-Kristo ang kanilang 
abang katawan upang maiayon ito sa kaniyang ma- 
luwalhating katawan (Fil 3:20, 21), at mamamahala 


720 


silang kasama niya bilang mga hari. (2Ti 2:12) Kaya 
ang “pagsisiwalat sa mga anak ng Diyos” ay tumu- 
tukoy sa panahon kapag naging maliwanag na nilu- 
walhati na sila at naghahari na silang kasama ni 
Kristo Jesus. Napakaringal ng kaluwalhatiang isisi- 
walat sa kanila anupat magiging walang anuman 
ang lahat ng pagdurusang dinanas nila sa lupa. (Ro 
8:18, 19) Ang pagsisiwalat na ito ay magdudulot ng 
dakilang mga pagpapala, sapagkat ganito ang isinu- 
lat ng apostol na si Pablo: “Ang sangnilalang din 
mismo ay palalayain sa pagkaalipin sa kasiraan at 
magtatamo ng maluwalhating kalayaan ng mga 
anak ng Diyos.”---Ro 8:21. 

Pagsisiwalat sa Matuwid na Paghatol ng 
Diyos. Sa Roma 2:5, ang “pagsisiwalat sa matu- 
wid na paghatol ng Diyos" ay iniuugnay sa 'araw 
ng poot ng Diyos.” Samakatuwid, isisiwalat ang ma- 
tuwid na paghatol ng Diyos kapag “ibinigay niya sa 
bawat isa ang ayon sa kaniyang mga gawa, buhay 
na walang hanggan doon sa mga nagbabata sa ga- 
wang mabuti at pagkapuksa naman doon sa mga 
sumusunod sa kalikuan.---Ro 2:6-8. 

Pagkakasiwalat kay Jesu-Kristo. “Ang pag- 
kakasiwalat kay Jesu-Kristo” at sa “kaniyang kalu- 
walhatian” ay panahon ng pagbibigay-gantimpala 
sa kaniyang tapat na mga tagasunod at paglalapat 
ng paghihiganti sa mga di-makadiyos. Sa gayo'y isi- 
siwalat siya bilang maluwalhating Hari na pinag- 
kalooban ng kapangyarihang magbigay ng gan- 
timpala at magparusa. Ipinakikita ng Kasulatan na 
sa panahon ng pagkakasiwalat ng kaluwalhatian ni 
Kristo, 'mag-uumapaw sa kagalakan” ang pinahiran- 
ng-espiritung mga Kristiyano na may-katapatang 
nagbata ng pagdurusa. (1Pe 4:13) Ang subok na ka- 
tangian ng kanilang pananampalataya ay masu- 
sumpungang isang dahilan ukol sa kapurihan at 
kaluwalhatian at karangalan sa panahon ng pagka- 
kasiwalat kay Jesu-Kristo, at ang mga Kristiyanong 
iyon ay tatanggap ng di-sana-nararapat na kabai- 
tan. (1Pe 1:7, 13) Samantala, ang mga hindi nakaka- 
kilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting ba- 
lita tungkol sa Panginoong Jesus ay daranas ng 
walang-hanggang pagkapuksa, na magdudulot na- 
man ng ginhawa sa mga dumanas ng kapighatian 
sa kanilang mga kamay.---2Te 1:6-10. 


PAGSISIYASAT, PINTUANG-DAAN NG. 
Tingnan ang PINTUANG-DAAN. 


PAGSULAT. Ang pagbuo ng mga titik sa isang 
materyales na mapagsusulatan upang magtawid 
ng mga salita o mga ideya. Ang unang taong si 
Adan ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita 
ng isang wika. Subalit sa pasimula, walang gaanong 
dahilan, kung mayroon man, upang sumulat siya. 
Nagagawa noon ni Adan ang lahat ng pakikipagta- 


721 


lastasan sa pamamagitan ng pagsasalita at, bilang 
isang taong sakdal, hindi niya kailangang umasa sa 
isang nakasulat na rekord bilang pantulong sa isang 
di-sakdal na memorya. Gayunpaman, tiyak na may 
kakayahan si Adan na makaisip ng paraan upang 
makagawa ng isang nakasulat na rekord. Subalit 
hindi naglalaan ang Bibliya ng tuwirang patotoo 
na sumulat siya bago ang kaniyang pagsalansang 
o pagkatapos nito. 

Ipinapalagay na maaaring ipinahihiwatig ng mga 
salitang “ito ang aklat ng kasaysayan ni Adan" na si 
Adan ang sumulat ng “aklat” na ito. (Gen 5:1) Bilang 
komento sa pariralang “ito ang kasaysayan” (“ito 
ang mga pinagmulan”), na madalas lumitaw sa bu- 
ong Genesis, ganito ang sinabi ni P. J. Wiseman: “Ito 
ang pangwakas na pangungusap ng bawat seksiyon, 
at samakatuwid ay tumuturo ito pabalik sa salaysay 
na naitala na. . . . Karaniwan nang tumutukoy ito sa 
manunulat ng kasaysayang iyon, o sa may-ari ng 
tapyas na naglalaman niyaon.”---New Discoveries in 
Babylonia About Genesis, 1949, p. 53. 

Ang pagsusuri sa nilalaman ng mga kasaysayang 
ito ay nagbabangon ng malaking pag-aalinlangan 
hinggil sa kawastuan ng pangmalas na iniharap ni 
Wiseman. Halimbawa, ayon sa pangmalas na ito, 
ang magiging konklusyon ng seksiyong nagsisimu- 
la sa Genesis kabanata 36, talata 10, ay ang mga sa- 
lita sa Genesis 37:2 na, “Ito ang kasaysayan ni 
Jacob.” Subalit halos ang buong ulat ay may kinala- 
man sa mga supling ni Esau at pahapyaw lamang 
nitong binanggit si Jacob. Sa kabilang dako, ang ka- 
sunod na impormasyon ay naghaharap ng detalya- 
dong impormasyon tungkol kay Jacob at sa ka- 
niyang pamilya. Karagdagan pa, kung tama ang 
teoriyang iyon, mangangahulugan ito na sina Isma- 
el at Esau ang mga manunulat o mga may-ari ng pi- 
nakadetalyadong mga dokumento tungkol sa mga 
pakikitungo ng Diyos kina Abraham, Isaac, at Ja- 
cob. Waring hindi ito makatuwiran, sapagkat lilitaw 
na yaong mga walang bahagi sa tipang Abraha- 
miko ang siya pang may pinakamalaking interes 
sa tipang iyon. Mahirap isiping gayon na lamang 
ang pagkabahala ni Ismael sa mga pangyayaring 
may kaugnayan sa sambahayan ni Abraham anu- 
pat nagsikap siyang kumuha ng detalyadong ulat 
tungkol sa kanila, isang ulat na sumasaklaw ng ma- 
raming taon matapos siyang paalisin kasama ng ka- 
niyang inang si Hagar.--Gen 11:27b-25:12. 

Sa katulad na paraan, yamang hindi nagpahalaga 
si Esau sa mga bagay na sagrado (Heb 12:16), wa- 
lang dahilan upang sumulat siya o magmay-ari 
kaya ng isang ulat na detalyadong tumatalakay sa 
mga pangyayari sa buhay ni Jacob, mga pangyaya- 
ring hindi naman nasaksihan ni Esau. (Gen 25:19- 
36:1) Gayundin, waring hindi makatuwirang isipin 


PAGSULAT 


na ipagwawalang-bahala nina Isaac at Jacob ang ka- 
lakhang bahagi ng mga pakikitungo ng Diyos sa ka- 
nila, anupat kontento na lamang sila na magkaroon 
ng maiikling ulat tungkol sa mga talaangkanan ng 
ibang tao.---Gen 25:13-19a, 36:10-37:2a. 

Pagsulat Bago ang Baha. Walang paraan upang 
masabi nang tiyakan kung ang ilan sa mga kasaysa- 
yang binanggit sa aklat ng Genesis ay isinulat bago 
ang Baha, at walang binabanggit ang Bibliya kung 
nagkaroon ng pagsulat bago ang Baha. Gayunman, 
dapat pansinin na ang pagtatayo ng mga lunsod, pag- 
likha ng mga panugtog, at pagpapanday ng mga ka- 
sangkapang bakal at tanso ay matagal nang nagsi- 
mula bago pa ang Baha. (Gen 4:17, 21, 22) Kaya 
naman makatuwirang isipin na hindi rin gaanong 
mahirap sa mga tao ang bumuo ng isang paraan ng 
pagsulat. Yamang may iisang wika lamang noong 
una (na nakilala nang bandang huli bilang Hebreo: 
tingnan ang HEBREO, Il) at yamang ang mga taong 
patuloy na nagsasalita ng wikang iyon, ang mga Isra- 
elita, ay kilalang gumagamit ng alpabeto, ipinahihi- 
watig nito na maaaring bago pa ang Baha ay mayro- 
on nang pagsulat na ginagamitan ng alpabeto. 

Binanggit ng Asiryanong si Haring Ashurbanipal 
na bumasa siya ng “mga inskripsiyon sa bato mula 
sa panahon bago ang baha.” (Light From the An- 
cient Past, ni J. Finegan, 1959, p. 216, 217) Ngunit 
ang mga inskripsiyong ito ay maaaring nauna la- 
mang sa isang malaking lokal na baha o maaa- 
ring mga ulat na nag-aangking naglalahad ng mga 
pangyayari bago ang Baha. Halimbawa, matapos ni- 
tong banggitin na walong hari ang namahala sa loob 
ng 241,000 taon, ang tinatawag na “The Sumeri- 
an King List” ay nagsabi: “(At) umapaw (sa lupa) 
ang Baha.” (Ancient Near Kastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 265) Maliwanag na hindi ma- 
pananaligan ang gayong ulat. 

Ayon sa kronolohiya ng Bibliya, ang pangglo- 
bong Baha ng mga araw ni Noe ay naganap noong 
2370 B.C.E. Mas maaga rito ang mga petsang itinak- 
da ng mga arkeologo sa maraming tapyas na luwad 
na kanilang nahukay. Ngunit ang mga tapyas na lu- 
wad na ito ay mga dokumentong walang petsa. Sa- 
makatuwid, ang mga petsang itinakda sa mga ito ay 
pala-palagay lamang at hindi matibay na saligan 
upang maiugnay ang mga ito sa panahon ng Ba- 
hang tinutukoy sa Bibliya. Wala ni isa man sa sina- 
unang mga kasangkapang nahukay ang natiyak na 
mula pa noong mga panahon bago ang Baha. May 
mga arkeologo na nagtakda ng mga bagay bilang 
nagmula sa panahon bago ang Baha ngunit, sa pa- 
anuman, ang mga tuklas na naging saligan nila 
ay maipangangahulugan lamang na katibayan ng 
isang malaking lokal na baha. 

Pagsulat Pagkaraan ng Baha. Matapos gulu- 
hin ang orihinal na wika ng tao sa Babel, nagkaroon 


PAGTAKAS, LUPAIN NG 


ng iba't ibang sistema ng pagsulat. Ang mga Babi- 
lonyo, mga Asiryano, at iba pang grupo ng mga tao 
ay gumamit ng sulat na cuneiform (hugis-tatsulok), 
na ipinapalagay na binuo ng mga Sumeriano mula 
sa kanilang pictographic na pagsulat. May katibayan 
na nagpapakitang mahigit sa isang sistema ng pag- 
sulat ang magkakasabay na ginagamit noon. Halim- 
bawa, sa isang sinaunang ipinintang larawan sa pa- 
der sa Asirya ay makikita ang dalawang eskriba, 
ang isa ay gumagawa ng mga markang cuneiform 
sa isang tapyas gamit ang isang panulat na stylus 
(malamang na sa Akkadiano) at ang isa naman ay 
sumusulat sa isang piraso ng balat o papiro sa pa- 
mamagitan ng isang pinsel (posibleng sa Aramai- 
ko). Ang sulat na hieroglyphic ng mga Ehipsiyo ay 
binubuo ng malilinaw na pagsasalarawan at mga 
hugis na heometrikal. Bagaman patuloy na ginamit 
ang sulat na hieroglyphic sa mga inskripsiyon sa 
mga bantayog at mga ipinintang larawan sa pader, 
dalawa pang anyo ng pagsulat (ang una ay hieratic 
at ang sumunod ay demotic) ang ginamit noon. 
(Tingnan ang EHIPTO, EHIPSIYO.) Sa mga sistemang 
walang alpabeto, ang isang pagsasalarawan (o ang 
mas huling anyo nito, kadalasa'y di-makilala, na bi- 
nubuo ng mga patuwid o kabit-kabit na porma) ay 
maaaring kumatawan sa bagay na tinutukoy, sa 
isang ideya na ipinahihiwatig ng bagay na iyon, o sa 
isa pang salita o pantig na may kaparehong bigkas. 
Bilang paghahalimbawa, ang simpleng drowing ng 
isang mata ay maaaring gamitin sa Ingles upang 
tumukoy sa “eye,” sa panghalip panao na “I,” sa pan- 
diwang “see, sa pangngalang “sea, “o sa unang pan- 
tig ng salitang “season.” 

Ang sistemang alpabetiko na ginamit ng mga Is- 
raelita ay ponetiko, anupat ang bawat nakasulat na 
simbolo ng katinig ay kumakatawan sa isang parti- 
kular na tunog ng katinig. Gayunman, ang tunog ng 
patinig ay kailangang idagdag ng bumabasa, anupat 
konteksto ang tutulong upang matiyak kung anong 
salita ang tinutukoy sakaling may mga terminong 
pareho ng baybay ngunit magkaiba ang kombina- 
syon ng mga tunog ng patinig. Hindi ito naging pro- 
blema noon, kahit sa makabagong mga magasin, 
pahayagan, at aklat sa Hebreo, halos lahat ng mga 
tuldok-patinig ay inalis na. 

Kakayahan ng mga Israelita sa Pagbasa at 
Pagsulat. Ang mga saserdote ng Israel (Bil 5:23) 
at ang mga prominenteng tao, tulad nina Moises 
(Exo 24:4), Josue (Jos 24:26), Samuel (1Sa 10:25), 
David (2Sa 11:14, 15), at Jehu (2Ha 10:1, 6), ay ma- 
runong bumasa at sumulat, gayundin ang taong- 
bayan sa pangkalahatan, maliban sa ilan. (Ihambing 
ang Huk 8:14; Isa 10:19, 29:12.) Bagaman lumilitaw 
na makasagisag lamang, ang utos sa mga Israelita 
na sumulat sa mga poste ng pinto ng kanilang ba- 
hay ay nagpapahiwatig na marunong silang buma- 


722 


sa at sumulat. (Deu 6:8, 9) At kahilingan ng Kautu- 
san na ang hari, sa pag-upo niya sa kaniyang trono, 
ay sumulat para sa kaniyang sarili ng isang kopya 
ng Kautusan at basahin iyon araw-araw.---Deu 17: 
18, 19; tingnan ang AKLAT. 

Bagaman maliwanag na pangkaraniwan noon ang 
nakasulat na materyal sa wikang Hebreo, iilan la- 
mang ang inskripsiyong Israelita na natagpuan. Ma- 
lamang na ito ay dahil hindi nagtayo ang mga Is- 
raelita ng maraming bantayog na dumadakila sa 
kanilang mga nagawa. Ang kalakhang bahagi ng 
pagsulat, kabilang na ang mga aklat ng Bibliya, ay 
walang alinlangang ginawa sa papiro o pergamino 
gamit ang tinta, kaya naman hindi tatagal ang mga 
ito sa mamasa-masang lupa ng Palestina. Gayun- 
man, naingatan ang mensahe ng Kasulatan sa pag- 
lipas ng maraming siglo sa pamamagitan ng napa- 
kaingat na pagkopya at paulit-ulit na pagkopya. 
(Tingnan ang ESKRIBA, MANUSKRITO NG BIBLIYA, MGA, 
TAGAKOPYA.) Tanging ang kasaysayan ng Bibliya ang 
sumasaklaw sa mismong pasimula ng tao at maging 
sa panahon bago pa nito. (Gen kab 1, 2) Sa ilang 
kaso, maaaring ang mga rekord na nakalilok sa bato 
at nakasulat sa mga tapyas na luwad, mga prisma, 
at mga silinder ay higit na matatanda kaysa sa pi- 
nakasinaunang manuskrito ng Bibliya na umiiral pa, 
gayunma'y walang namamalaging epekto ang mga 
rekord na iyon sa buhay ng mga tao sa ngayon 
--ang marami sa mga iyon (tulad ng The Sumeri- 
an King List) ay naglalaman ng mga tahasang ka- 
bulaanan. Kaya naman sa gitna ng sinaunang mga 
akda, ang Bibliya ay namumukod-tangi dahil nag- 
haharap ito ng isang makahulugang mensahe na 
dapat pakadibdibin. 


PAGTAKAS, LUPAIN NG. Isang lupain sa 
“silangan ng Eden,” kung saan nanahanan ang hi- 
natulang mamamaslang na si Cain. (Gen 4:16) Ang 
salitang Hebreo na nohdh (pagtakas) ay hinalaw sa 
salitang-ugat na nudh, na ang isang anyo ay isina- 
lin bilang “takas” sa mga talata 12 at 14. Hindi alam 
kung saan ang lokasyon ng lupaing ito. 


PAGTAMBANG. Pag-aabang sa isang kubling 
dako upang sumalakay nang biglaan. Tatlong sali- 
tang Hebreo para sa “pagtambang" ('e'rev, rev, at 
ma-arav') ang nagmula sa salitang-ugat na rav, 
na nangangahulugang “mag-abang.” (Job 37:8: Jer 
9:8: Aw 10:8, Huk 9:32) Sa katulad na paraan, ang sa- 
litang Griego para sa “pagtambang” (e:ne' dra) ay na- 
uugnay sa pandiwang e-ne-dreu'0o, na nangangahulu- 
gan ding “mag-abang.”---Gaw 25:3, 23:21. 
Napakahusay ng pagtambang na isinagawa ni Jo- 
sue laban sa Ai. Isang gabi, 5,000 lalaki ang inilagay 
niya sa dakong K ng lunsod samantalang ang kalak- 
hang bahagi ng kaniyang hukbo ay ikinalat naman 


723 


niya sa dakong H. Kinaumagahan, inilayo niya sa 
lunsod ang mga tagapagtanggol nito sa pamamagi- 
tan ng pagkukunwaring natatalo sila, sa gayon ay 
nagkaroon ng pagkakataon ang mga mananambang 
upang tumindig at kunin ang lunsod. (Jos 8:2-21) 
May isinagawang mga pagtambang noong mag- 
away ang mga may-ari ng lupain sa Sikem at ang 
anak ni Gideon na si Abimelec. (Huk 9:25, 31-45) 
Ilang beses na tinambangan ng mga Filisteo si Sam- 
son. (Huk 16:1-12) Tinambangan ni Saul ang Ama- 
lek at nang maglaon ay inakusahan niya si David ng 
pananambang laban sa kaniya. (1Sa 15:5, 22:8) Ang 
iba pang iniulat na mga pagtambang ay yaong mga 
isinagawa noong makipaglaban ang Israel sa tribo ni 
Benjamin (Huk 20:29-44), ang di-matagumpay na 
pagtambang ni Jeroboam laban sa Juda (2Cr 13:13- 
19), ang pagtambang na naging dahilan ng kalitu- 
han ng mga sumasalakay sa Juda noong mga araw 
ni Jehosapat (2Cr 20:22, 23), ang mga pagtambang 
na binanggit nang ilarawan ang pagbagsak ng Jeru- 
salem (Pan 4:19), at ang pagtambang na itinalaga ni 
Jehova laban sa Babilonya (Jer 51:12). Iningatan ni 
Jehova ang bumalik na mga Judiong tapon laban sa 
pagtambang.---Ezr 8:31; tingnan ang DIGMAAN. 

Ang pangngalang Hebreo na *'rev, na nanganga- 
hulugang “pagtambang,” ay ginagamit upang ilara- 
wan ang mga pamamaraan ng mga mangangaso. 
(Job 37:8: 38:40) Ang pandiwang Hebreo na ’arav’ 
ay ginagamit sa makasagisag na paraan upang ila- 
rawan ang pag-aabang ng patutot sa mga lalaki 
(Kaw 7:12; 23:28) at ang mga pamamaraan ng mga 
balakyot laban sa walang-sala at sa matuwid. (Aw 
10:9: Kaw 1:11, 18; 12:6; 24:15: Mik 7:2, iham- 
bing ang Job 31:9.) Sa Israel, parusang kamatayan 
ang itinakda para sa tao na natuklasang nagkasa- 
la ng pagpatay sa kaniyang kapuwa matapos niya 
itong abangan upang maisagawa iyon.--Deu 19: 
11, 12. 

Ang mahigit sa 40 Judio na “nagpasiyang sumai- 
lalim ng isang sumpa” ay nagpakana ng isang pag- 
tambang laban sa apostol na si Pablo ngunit nahad- 
langan ng pamangkin ni Pablo ang kanilang balak 
gawin.---Gaw 23:12-35. 


PAGTANGIS. Isang kapahayagan ng matin- 
ding emosyon (gaya ng pamimighati) sa pamama- 
gitan ng pag-iyak. Kapuwa ang mga lalaki at ang 
mga babae noong sinauna, kabilang na ang maka- 
pangyarihang mga mandirigma na gaya ni David, 
ay tumangis, anupat hindi nila ito itinuring na isang 
tanda ng kahinaan. (Gen 42:24, 43:30, 45:2, 3, 14, 
15: 46:29: Ru 1:9, 14, 2Sa 13:36, Job 30:25, Aw 
6:6-8) Ang kamatayan ng isang mahal sa buhay 
o ng isang kaibigan ang isa sa mga pangunahing 
sanhi ng pagtangis. (2Sa 18:33-19:4, Luc 7:11-15, 
8:49-56, Ju 20:11-15) At ang pagkamatay naman ng 


PAGTATAHIP 


iginagalang at iniibig na mga indibiduwal ay maaa- 
ring maging dahilan ng pagtangis ng buong bansa 
(2Sa 3:31-34), anupat kung minsan ay mahahabang 
yugto ng panahon ang iniuukol sa gayong pagpapa- 
hayag ng pagdadalamhati. (Gen 50:1-3, 10, 11, Bil 
20:29: Deu 34:8) Ang iba pang mga kalagayan na 
nagiging sanhi ng pagtangis ay ang pagkatalo sa 
pakikipagdigma (Deu 1:44, 45; Jer 31:15, Pan 1:16), 
pagkabihag (Aw 137:1), paniniil (Ec 4:1), malaking 
kapahamakan (Es 3:13, 14; 4:1-4), at matinding da- 
lamhati dahil sa kasalanan (Ezr 10:1-4: Jer 3:21, 22, 
31:9, Joe 2:12; Luc 22:54-62, San 4:8, 9: tingnan ang 
PAGDADALAMHATI). Ang pagtangis naman sa relihiyo- 
song seremonya ay kaugnay sa pagsamba sa diyos 
ng Babilonya na si Tamuz.---Eze 8:14. 

Bukod pa sa pagkadama ng personal na kawalan 
o pamimighati, ang matinding pagkabahala at ma- 
sidhing damdamin para sa iba ay kadalasang nagi- 
ging sanhi rin ng pagtangis. Halimbawa, may mga 
pagkakataon na pinaalalahanan at itinuwid ng apos- 
tol na si Pablo ang kaniyang mga kapananampalata- 
ya nang may pagluha. (Gaw 20:31, 2Co 2:4) Binang- 
git niya nang may pagluha yaong mga “lumalakad 
bilang mga kaaway ng pahirapang tulos ng Kristo.” 
(Fil 3:18, 19) At dahil sa pag-ibig at matalik na ka- 
ugnayan sa pagitan ni Pablo at ng mga tagapanga- 
siwa ng kongregasyon sa Efeso, tumangis ang lahat 
nang malaman nila na posibleng hindi na nila ma- 
kikita pang muli ang apostol.---Gaw 20:36-38. 

May mga pagkakataong ang mga mananamba ni 
Jehova ay tumatangis habang nananalangin, gaya 
nina Hana, Hezekias, at Nehemias. (1Sa 1:9-11; 2Ha 
20:1-5, Ne 1:2-4, Aw 39:12) Maging si Jesu-Kristo, 
noong narito siya sa lupa, ay nagsumamo at nakiu- 
sap sa kaniyang Ama nang “may malalakas na pag- 
hiyaw at mga luha.”---Heb 5:7. 


PAGTATAHIP [sa Ingles, winnowing]. Ang 
panghuling hakbang upang maibukod ang mga bi- 
nutil na gaya ng sebada at trigo mula sa kanilang 
ipa at dayami. Kapag ang mga butil ay nagiik na at 
humiwalay na sa ipa, at nagkapira-piraso na ang 
mga dayami, tinatahip ang lahat ng ito anupat isi- 
nasaboy nang pasalungat sa hangin sa pamamagi- 
tan ng pala o tinidor na pantahip. (Isa 30:24) Ang 
ipa ay tinatangay ng hangin, na lalo nang lumala- 
kas kapag gabi, at ang dayami ay inililipad sa tabi 
habang nalalaglag naman pabalik sa giikan ang 
mga binutil. (Ru 3:2, LARAWAN, Tomo 2, p. 953) Pag- 
katapos na bistayin o paraanin sa isang panala ang 
butil upang maalis ang maliliit na bato at iba 
pang katulad na bagay, maaari na itong gilingin 
o kaya ay imbakin.---Am 9:9; Luc 22:31. 
Makasagisag na Paggamit. Kadalasan, ang 
'pagtatahip' ay ginagamit sa makasagisag na diwa. 


PAGTATALAGA 


Halimbawa, nilayon ni Jehova na magsugo ng 
“mga mananahip" laban sa Babilonya at sa mga tu- 
matahan sa kaniya upang tahipin siya ng mga iyon. 
(Jer 51:1, 2) Ang “mga mananahip" na iyon ay ang 
mga Medo at ang mga Persiano sa ilalim ni Ciro. Sa 
diwa, isinaboy nila sa ere ang Babilonya at ang 
mga tumatahan sa kaniya, upang ang mga iyon ay 
matangay ng hangin at liparing gaya ng ipa na su- 
sunugin. (Mat 3:12; Luc 3:17) Sa katulad na paraan, 
gaya ng inihula, bago pa ito ay ginamit ni Jehova 
ang Babilonya upang tahipin ang kaniyang bayan, 
anupat pinangalat niya sila sa pagkatalo. (Jer 15:7) 
At, sa pamamagitan ng propetang si Isaias, tiniyak 
ni Jehova sa kaniyang bayan na darating ang pana- 
hon na gagawin nilang gaya ng ipa ang kanilang 
mga kaaway at tatahipin nila ang mga ito. (Isa 
41:14-16) Sa Jeremias 4:11 ang “nakapapasong ha- 
ngin” na darating laban sa Jerusalem ay sinasa- 
bing “hindi para sa pagtatahip, ni para sa paglilinis 
man.” Yamang ang isang dumadaluyong at naka- 
papasong hangin ay hindi angkop para sa pagtata- 
hip, tumutukoy ito kung gayon sa mapaminsalang 
katangian nito. 


PAGTATALAGA. Ang seremonyang tanda ng 
pagpapasimula ng panunungkulan ng pagkasaser- 
dote. Ang salitang Hebreo para sa “pagtatalaga” 
(millu-im') ay literal na nangangahulugang “pag- 
puno,” o pagpuspos, samakatuwid nga, pagpuspos 
ng kapangyarihan sa kamay, pagbibigay-kapangya- 
rihan. (Exo 29:22, tlb sa Rbi8, ihambing ang Eze 43: 
26, tlb sa Rbi8, tingnan ang PUSPUSIN NG KAPANGYA- 
RIHAN ANG KAMAY.) Ginamit din ang terminong ito 
para sa “pagkakalupkop” ng mga hiyas.--1Cr 29:2. 

Si Aaron at ang kaniyang mga anak ay kinuha 
mula sa Kohatitang pamilya ng tribo ni Levi upang 
maglingkod bilang mga saserdote para sa Israel. 
(Exo 6:16, 18, 20; 28:1) Ang pagtatalaga sa kanila ay 
sumaklaw nang pitong araw, anupat lumilitaw na 
pumatak ng Nisan 1-7, 1512 B.C.E., habang ang Is- 
rael ay nagkakampo sa paanan ng Bundok Sinai sa 
Peninsula ng Arabia. (Exo 40:2, 12, 17) Katatapos la- 
mang magawa at maitayo ang tolda ng kapisanan 
noong unang araw ng buwan, ang makasaserdoteng 
pamilya ay pinili ni Jehova, at ngayon, si Moises, na 
kapatid ni Aaron, bilang tagapamagitan ng tipang 
Kautusan, ay inutusang isagawa ang seremonya ng 
pagpapabanal at pagtatalaga sa kanila. Makikita sa 
Exodo kabanata 29 ang mga tagubilin para rito, at 
nasa Levitico kabanata 8 naman ang ulat ng pagsa- 
sagawa ni Moises sa seremonya. 

Noong unang araw, habang ang presensiya ni Je- 
hova ay kinakatawanan ng haliging ulap sa ibabaw 
ng tabernakulo (Exo 40:33-38), tinipon ni Moises 
ang lahat ng gagamitin sa paghahain: ang toro, ang 
dalawang barakong tupa, ang basket ng mga tina- 


724 


pay na walang pampaalsa, ang langis na pamahid, 
at ang mga kasuutan ng mga saserdote. Gaya ng iti- 
nagubilin, tinawag niya ang kongregasyon ng Israel, 
na malamang ay nangangahulugang ang matatan- 
dang lalaki na kinatawan ng buong kongregasyon, 
upang magtipon sa pasukan ng tolda ng kapisanan, 
sa labas ng kurtinang nakapalibot sa looban. Ya- 
mang maliwanag na nakikita nila ang mga kagana- 
pan sa looban, malamang ay inalis noon ang panta- 
bing ng pintuang-daan, na may lapad na 20 siko 
(8.9 m; 29 na piye).---Lev 8:1-5: Exo 27:16. 

Hinugasan ni Moises si Aaron at ang mga anak ni 
Aaron na sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar 
(o, inutusan niya silang maghugas ng kanilang sari- 
li) sa tansong hugasan na nasa looban at pagkatapos 
ay isinuot niya kay Aaron ang maluwalhating mga 
kasuutan ng mataas na saserdote. (Bil 3:2, 3) Sa 
pagsusuot kay Aaron ng magandang kasuutang ito, 
ipinagkatiwala sa kaniya ang mga kasuutang kuma- 
katawan sa mga katangian at mga pananagutan ng 
kaniyang katungkulan. Pagkatapos nito ay pinahi- 
ran ni Moises ang tabernakulo, ang lahat ng mga 
kasangkapan at mga kagamitan nito, at ang altar ng 
handog na sinusunog, gayundin ang hugasan at 
ang mga kagamitang ginamit may kaugnayan sa 
mga iyon. Sa gayon ay pinabanal ang lahat ng ito 
upang bukod-tanging gamitin sa paglilingkod sa 
Diyos. Bilang panghuli, pinahiran ni Moises si Aaron 
sa pamamagitan ng pagbubuhos ng langis sa ulo 
nito.--Lev 8:6-12, Exo 30:22-33, Aw 133:2. 

Ang Toro na Handog Ukol sa Kasalanan. 
Kasunod nito, binihisan ni Moises ang mga anak ni 
Aaron, at pagkatapos ay inutusan niya si Aaron at 
ang mga anak nito na ipatong ang kanilang mga 
kamay sa ulo ng toro na handog ukol sa kasalanan. 
Ang pagkilos nilang ito ay nagpapakitang kinikilala 
nila na ang handog na iyon ay para sa kanila, 
bilang makasaserdoteng sambahayan. Pagkatapos 
patayin ang toro, naglagay si Moises ng dugo sa 
altar at ang natira ay ibinuhos niya sa paanan 
ng altar, sa gayo'y sumasagisag iyon sa paglilinis 
mula sa karungisang dulot ng pagkamakasalanan 
ng mga saserdoteng nanunungkulan sa altar. Mali- 
wanag na ang paglalagay ng dugo sa mga sungay 
ng altar ay nangangahulugan na ang bisa ng kaa- 
yusan sa paghahain ay nasa itinigis na dugo ng 
hain. (Heb 9:22) Kailangan ding gawin ang pagwi- 
wisik ng dugo sa altar kapag inihahandog ang iba 
pang mga hain. (Lev 1:5, 11: 3:2, 4:6, 16:18) Gayun- 
man, pansinin na yamang ito ay “araw ng ordina- 
syon’ ng pagkasaserdote at hindi ang pambansang 
araw ng pagbabayad-sala, ang dugo ng toro ay 
hindi ipinasok sa Kabanal-banalan. (Tingnan ang 
Lev 16:14.) Gaya sa ibang mga handog ukol sa ka- 
salanan, ang taba na nasa ibabaw ng mga bituka, 


725 


ang lamad ng atay, at ang dalawang bato kasama 
ang taba ng mga ito ay inilagay sa ibabaw ng altar. 
(Lev 4:8-10, 20, 26, 31) Ang natira sa toro, pati na 
ang balat at ang dumi nito, ay dinala sa labas ng 
kampo upang sunugin.---Lev 8:13-17. 

Mga Haing Barakong Tupa. Pagkatapos ay 
ipinatong ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang 
kanilang kamay sa barakong tupa na handog na si- 
nusunog, at saka ito pinatay, anupat iwinisik sa iba- 
baw ng altar ang dugo nito. Ang barakong tupa ay 
pinagputul-putol, hinugasan, at saka sinunog sa al- 
tar, ngunit hindi kasama ang dumi at ang balat nito. 
(Lev 7:8) Kung paanong ang barakong tupang ito na 
handog na sinusunog ay inihandog nang lubusan, 
anupat walang bahaging itinira upang kainin ng 
sinumang tao, gayundin naman, ang mga saser- 
doteng ito ay lubusang pinabanal para sa banal 
na makasaserdoteng paglilingkod kay Jehova.---Lev 
8:18-21, ihambing ang Lev 1:3-9. 

Yaong isa pang barakong tupa, “ang barakong tupa 
ng pagtatalaga,” ay pinatay rin pagkatapos na ipa- 
tong doon ng mga saserdote ang kanilang mga ka- 
may. Iba naman ang pinaggamitan sa dugo nito. Ini- 
lagay iyon sa pingol ng kanang tainga ni Aaron at 
ng kaniyang mga anak, sa hinlalaki ng kanilang ka- 
nang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa; 
kaya naman ang mga kakayahang isinasagisag ng 
mga sangkap na ito ng katawan ay lubusan nilang 
gagamitin may kaugnayan sa gawaing paghahain 
na bahagi ng kanilang paglilingkod. Ang natitirang 
dugo ay iwinisik ni Moises sa altar.---Lev 8:22-24. 

Bago ihandog sa karaniwang paraan ang taba sa 
palibot ng mga sangkap ng barakong tupa, iyon ay 
inilagay sa ibabaw ng kanang binti ng barakong 
tupa, kasama ang isa sa bawat tatlong uri ng mga 
tinapay na walang pampaalsa na kinuha mula sa 
basket. Inilagay naman ang lahat ng ito sa mga pa- 
lad ni Aaron at ng kaniyang mga anak at ikinaway 
ni Moises sa harap ni Jehova, anupat maliwanag na 
inilagay ni Moises ang kaniyang mga kamay sa ila- 
lim ng mga kamay ng mga saserdote. Ito'y sa- 
gisag na ang kanilang mga kamay ay “napuspos 
ng kapangyarihan, samakatuwid nga, pinuno ng 
mga kaloob na hain at lubusang sinangkapan at 
binigyang-kapangyarihan para sa tungkuling pag- 
hahain. Ipinakikita nito na sila'y awtorisado hindi 
lamang upang maghandog ng mga taba sa altar 
kundi upang tumanggap din ng mga kaloob na pa- 
nustos bilang saganang kaayusan ni Jehova para sa 
kaniyang mga saserdote. Karaniwan na, ang ikina- 
way na bahagi ng barakong tupa, yaong kanang 
binti, ay napupunta sa nanunungkulang saserdote 
bilang kaniyang takdang bahagi. (Lev 7:32-34: Bil 
18:18) Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ng iyon 
ay sinunog sa altar. Sa gayon, iyon ay kapuwa iniha- 
rap (ikinaway) kay Jehova at aktuwal na inihandog, 


PAGTATALAGA 


bilang pagkilala na ang lahat ng iyon ay ipinagkalo- 
ob niya sa mga saserdote.---Lev 8:25-28. 

Pagkatapos ay tinanggap ni Moises, na gumanap 
bilang saserdote sa serbisyong ito ng pagtatalaga, 
ang dibdib ng barakong tupa ng pagtatalaga bilang 
kaniyang takdang bahagi, matapos niya itong ihan- 
dog bilang handog na ikinakaway.---Lev 8:29, ting- 
nan din ang Exo 29:26-28. 

Ang dugo ng barakong tupa at ang langis na pa- 
mahid (na maliwanag na pinaghalo) ay iwinisik kay 
Aaron, sa kaniyang mga anak, at sa kanilang mga 
kasuutan, upang pabanalin sila. Ipinakita rin nito na 
sila ang may katungkulang maghain, ayon sa tagu- 
bilin ng espiritu ng Diyos. Walang binanggit na ang 
mga anak ni Aaron ay pinahiran sa pamamagitan 
ng pagbubuhos ng langis sa kanilang ulo, gaya ng 
ginawa kay Aaron.---Lev 8:30. 

Sa pasukan ng tolda ng kapisanan, pakukuluan ni 
Aaron at ng kaniyang mga anak ang bahagi ng kar- 
ne ng barakong tupa na hindi sinunog sa altar at 
hindi rin ibinigay kay Moises. Kakainin nila iyon, 
pati ang natitirang mga tinapay sa basket, ngunit 
anumang matira sa mga pagkaing ito ay susunugin 
sa kinaumagahan. Idiniin nito ang kalinisan at ga- 
yundin ang pagiging lubusan ng pagpapabanal sa 
kanila at ng kanilang paglilingkod (yamang ang 
mga kinain nila ay hindi bulok o luma, at ang mga 
natira ay lubusang sinunog). Kapansin-pansin din 
na walang lebadura ang mga tinapay.--Lev 8:31, 
32; Exo 29:31-34. 

Natapos ang Pagtatalaga. Ang pagtatalaga 
ay tumagal nang pitong araw, anupat hindi maka- 
panunungkulan ang mga saserdote sa ganap na 
diwa hangga't hindi ito natatapos. Bawat araw, 
isang toro ang inihahain bilang handog ukol sa ka- 
salanan upang dalisayin ang altar. Sa loob ng pi- 
tong araw, ang mga bagong-ordenadong saserdote 
ay kailangang magbantay sa pasukan ng tolda ng 
kapisanan araw at gabi, bilang pagtupad sa “tung- 
kuling pagbabantay para kay Jehova,” upang hindi 
sila mamatay.--Lev 8:33-36: Exo 29:35-42. 

Noong ikawalong araw, palibhasa'y lubusan nang 
nasangkapan at naitalaga sa katungkulan, ang mga 
saserdote ay nanungkulan sa unang pagkakataon 
(nang hindi na kasama si Moises). Sila ay nagsaga- 
wa ng serbisyo ng pagbabayad-sala para sa ban- 
sang Israel, na noo'y lalo nang nangangailangan ng 
paglilinis hindi lamang dahil sa kanilang likas na 
pagkamakasalanan kundi dahil na rin sa kalilipas 
nilang pagsuway may kaugnayan sa ginintuang 
guya, na ikinagalit ni Jehova. (Lev 9:1-7: Exo 32:1- 
10) Sa pagtatapos ng unang serbisyong ito ng ba- 
gong-itinalagang mga saserdote, ipinakita ni Jehova 
ang kaniyang pagsang-ayon at pagtitibay sa kani- 
lang katungkulan sa pamamagitan ng pagpapadala 


PAGTATALO, PAG-AAWAY 


ng makahimalang apoy, na tiyak na nagmula sa ha- 
liging ulap na nasa ibabaw ng tabernakulo, anupat 
tinupok nito ang natitirang hain sa ibabaw ng altar. 
--Lev 9:23, 24. 

Ang Bibliya ay walang iniuulat na seremonya ng 
pagtatalaga para sa mga humalili kay Aaron. Mali- 
wanag na sapat na ang isang serbisyo ng pagtatala- 
ga upang mailagay ang sambahayan ni Aaron at 
ang lahat ng lalaking supling nito sa kanilang maka- 
saserdoteng katungkulan minsan at magpakailan- 
man, na magpapatuloy hanggang sa panahong wa- 
lang takda, hanggang sa maitalaga sa katungkulan 
ang tunay at walang-hanggang mataas na saserdo- 
te na si Jesu-Kristo.---Heb 7:12, 17: 9:11, 12, tingnan 
ang MATAAS NA SASERDOTE, SASERDOTE. 


PAGTATALO, PAG-AAWAY. Pagtatalo hing- 
gil sa isang usapin.---Deu 17:8, Jer 11:20, 25:31. 

Ang Kasulatan ay nagpapayo laban sa pakikipag- 
talo, o pakikipag-away, nang walang dahilan. (Kaw 
3:30) Sinasabi ng kawikaan: “Gaya ng isa na sumu- 
sunggab sa mga tainga ng aso ang sinumang du- 
maraan na ikinagagalit ang pag-aaway na hindi 
kaniya.” (Kaw 26:17) Ang pananalita ng mga ha- 
ngal ay agad na umaakay sa kanila sa mga pagta- 
talo, at ang mga mangmang ay hindi nagpipigil 
upang makaiwas sa pakikipagtalo. (Kaw 18:6, 20:3) 
“Ang pagpiga ng galit” ay humahantong sa pag- 
aaway (Kaw 30:33), samantalang kabaligtaran na- 
man nito ang epekto ng kabagalan sa pagkagalit. 
--Kaw 15:18. 

Ang pag-aaway ay sumisira ng mapayapang ka- 
paligiran (Kaw 17:1) at dahil sa pag-aaway ay maa- 
aring mawalan ng pagpipigil sa sarili kahit ang pi- 
nakamaamong tao. Halimbawa, ang pakikipagtalo 
ng Israel dahil sa kawalan ng tubig sa Kades ang 
nagtulak kina Moises at Aaron na kumilos nang pa- 
dalus-dalos, anupat naiwala nila ang pribilehiyong 
makapasok sa Lupang Pangako. Ang totoo, ang di- 
makatuwirang pakikipagtalo ng Israel sa mga kina- 
tawan ni Jehova ay pakikipagtalo kay Jehova. (Bil 
20:2, 3, 10-13; 27:14: Aw 106:32) Yaong mga nasa- 
sangkot sa gayunding pakikipag-away o marara- 
has na pakikipagtalo sa mga lingkod ng Diyos ay 
nasa isang napakaselang kalagayan, isa na maaa- 
ring humantong sa kamatayan.---Ihambing ang Isa 
41:8, 11, 12, 54:17. 

Dahil sa masamang epekto ng pakikipag-away, 
ipinapayo ng kawikaan: “Bago sumiklab ang away, 
umalis ka na.” (Kaw 17:14) Nagpakita si Abram 
(Abraham) ng mabuting halimbawa sa bagay na 
ito. Palibhasa'y ayaw niyang magkaroon ng mga 
pagtatalo sa pagitan ng kaniyang mga tagapag- 
alaga ng kawan at niyaong sa kaniyang pamangking 
si Lot, iminungkahi ni Abram na maghiwalay sila. 


726 


Walang-pag-iimbot na ibinigay niya kay Lot ang 
pagkakataong pumili ng dakong mapagpapastulan 
nito ng mga hayop. (Gen 13:7-11) Sa kabilang dako, 
ang di-tapat na mga Israelita noong panahon ni Isa- 
ias ay hindi gumawi na katulad ng kanilang ninu- 
nong si Abraham. Sinasabi tungkol sa kanila: “Para 
sa pag-aaway at pagtatalo ay nag-aayuno kayo.” 
Kahit sa panahon ng pag-aayuno ay nag-aaway sila. 
-Isa 58:4. 

Ang Kautusang Mosaiko ay may binabanggit 
tungkol sa mga kaso ng pag-aaway na nagdulot ng 
pinsala sa katawan. Itinakda nito ang pagbibigay ng 
kaukulang kabayaran sa napinsala para sa pana- 
hong nawala sa kaniyang pagtatrabaho.--Exo 21: 
18, 19. 

Pagbubulung-bulungan. Ang pagbubulung- 
bulungan ay nakapanghihina ng loob at nakapi- 
pinsala. Hindi pa natatagalan pagkaalis sa Ehipto, 
nagbulung-bulungan ang mga Israelita laban kay 
Jehova, anupat hinahanapan nila ng pagkakamali 
ang pangungunang inilaan niya sa pamamagitan ng 
kaniyang mga lingkod na sina Moises at Aaron. (Exo 
16:2, 7) Nang maglaon, gayon na lamang ang pang- 
hihina ng loob ni Moises dahil sa kanilang mga rek- 
lamo kung kaya hiniling niyang mamatay na siya. 
(Bil 11:13-15) Ang pagbubulung-bulungan ay maa- 
aring magsapanganib sa buhay ng isang mapagbu- 
long. Para kay Jehova, ang mga bagay na sinabi ng 
mga mapagbulong tungkol kay Moises ay isang ma- 
paghimagsik na reklamo laban sa Kaniyang sariling 
pangunguna bilang Diyos. (Bil 14:26-30) Marami 
ang namatay dahil sa pamimintas. 

Alinsunod dito, ginagamit ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan ang sinaunang mga halimbawa 
upang magbabala hinggil sa pagiging mapaminsala 
ng pagbubulung-bulungan, o pagrereklamo. (1Co 
10:10, 11) Binanggit ni Judas ang tungkol sa mga 
“nagwawalang-halaga sa pagkapanginoon at nagsa- 
salita nang may pang-aabuso tungkol sa mga malu- 
walhati,” anupat inilarawan niya ang mga ito bilang 
“mga mapagbulong, mga reklamador tungkol sa ka- 
nilang kalagayan sa buhay, lumalakad ayon sa ka- 
nilang sariling mga pagnanasa, at ang kanilang mga 
bibig ay nagsasalita ng mapagmalaking mga bagay, 
habang sila ay humahanga sa mga personalidad 
alang-alang sa kanilang sariling kapakinabangan.” 
—Jud 8, 16. 

Hinatulan ni Jesus ang mapamintas na saloobin 
nang kaniyang sabihin: “Huwag na kayong humatol 
upang hindi kayo mahatulan. Kung gayon, bakit mo 
tinitingnan ang dayami sa mata ng iyong kapatid, 
ngunit hindi mo isinasaalang-alang ang tahilan sa 
iyong sariling mata? .. . Mapagpaimbabaw! Alisin 
mo muna ang tahilan mula sa iyong sariling mata, 
at kung magkagayon ay makikita mo nang malinaw 


727 


kung paano aalisin ang dayami mula sa mata ng 
iyong kapatid.”--Mat 7:1, 3-5, ihambing ang Ro 2:1. 
Tingnan din ang HIDWAAN. 


PAGTATRABAHO. Tingnan ang PUWERSAHANG 
PAGTATRABAHO, UPAHANG TRABAHADOR. 


PAGTAWA. Ayon kay Gesenius, ang mga sali- 
tang Hebreo para sa pagtawa (tsechoq' at ang katu- 
lad na anyong sechoq') ay onomatopoeic, samaka- 
tuwid nga, tinutularan ng mga ito ang tunog ng 
pagtawa (gaya ng isinusulat na mga bulalas sa Ta- 
galog na “he he” at “ha ha”). Ang pangalan ni Isaac, 
Yits:chaq', na nangangahulugan ding “Pagtawa,” ay 
may gayunding paggaya sa tunog. 

Sina Abraham at Sara ay tumawa nang sabihin 
sa kanila ng anghel na magkakaanak sila sa kani- 
lang katandaan. Hindi sinaway si Abraham dahil sa 
kaniyang pagtawa, ngunit sinaway si Sara at ikina- 
ila pa nga niya ang kaniyang pagtawa. Samakatu- 
wid, waring ang pagtawa ni Abraham ay dahil sa 
kaniyang kagalakan sa kahanga-hangang pag-asa 
na siya'y magkaanak kay Sara sa kaniyang katan- 
daan. Ngunit maliwanag na tumawa si Sara da- 
hil naging waring katawa-tawa sa kaniya ang ka- 
hanga-hangang pag-asang iyon, para sa kaniya, 
waring kakatwang isipin na magkakaanak pa ang 
isang babaing katulad niya, na matanda na at ma- 
tagal nang baog. (Gen 17:17: 18:9-15) Gayunman, 
sa dalawang kasong ito, ang pagtawa ay hindi na- 
ngangahulugan ng paghamak o sinasadyang panli- 
libak, at iniuulat na kapuwa sila nagpakita ng pana- 
nampalataya sa pangako ng Diyos. (Ro 4:18-22, 
Heb 11:1, 8-12) Nang maipanganak ang batang ito, 
walang alinlangan na nalugod ang mag-asawa, sa- 
pagkat maraming taon na itong hinahangad ng ka- 
nilang mga puso. Pinangalanan ni Abraham ang 
kanilang anak, at pagkatapos ay sinabi ni Sara: 
“Ang Diyos ay naghanda ng katatawanan sa akin: 
pagtatawanan ako ng lahat ng makaririnig niyaon.” 
(Gen 21:1-7) Walang alinlangang namangha at na- 
lugod ang iba nang marinig ang mabuting balita 
tungkol sa tinamong pagpapala nina Abraham at 
Sara mula kay Jehova. 

Kung Kailan Angkop. Si Jehova ang “maliga- 
yang Diyos" at ibig niyang maging maligaya ang 
kaniyang mga lingkod. (1Ti 1:11) Gayunman, ipina- 
kikita ng Kasulatan na mayroon lamang partikular 
na mga panahon kung kailan angkop ang pagtawa. 
May “panahon ng pagtangis at panahon ng pagta- 
wa.” (Ec 3:1, 4) Pinapayuhan tayo ng taong maru- 
nong na si Haring Solomon: “Yumaon ka, kainin mo 
ang iyong pagkain nang may pagsasaya at inumin 
mo ang iyong alak nang may mabuting puso, sapag- 
kat ang tunay na Diyos ay nakasumpong na ng ka- 
luguran sa iyong mga gawa.” Gayunman, walang 


PAGTAWA 


makatuwirang dahilan para magsaya kung ang ga- 
wain ng isa ay nagwawalang-bahala sa matuwid na 
mga daan ng Diyos.---Ec 9:7. 

Kung Kailan Di-angkop. Mahalaga na mamu- 
hay ang isa sa paraan na makapagtatamo siya ng 
mabuting pangalan kay Jehova. Kung gayon, sa sis- 
temang ito ng mga bagay, may mga panahon na 
ang pagtawa ay sadyang di-angkop, baka nakapipin- 
sala pa nga. Sa kaniyang eksperimento “upang ha- 
wakan nga ang kahibangan hanggang sa makita ko 
kung anong kabutihan ang mayroon sa mga anak ng 
sangkatauhan sa ginawa nila,” sinabi ni Solomon sa 
kaniyang puso: “Pumarito ka ngayon, susubukan 
kita sa kasayahan. Gayundin, magtamasa ka ng ka- 
butihan.” Ngunit natuklasan niyang ito'y walang- 
kabuluhan. Nasumpungan niya na ang pagkakasa- 
yahan at pagtawa sa ganang sarili ay hindi tunay na 
nakapagbibigay-kasiyahan, sapagkat hindi nakapag- 
dudulot ng tunay at namamalaging kaligayahan ang 
mga ito. Tiyak na kailangan ang tunay na punda- 
syon para sa namamalagi at nakapagpapatibay na 
kagalakan. Ibinulalas ni Solomon ang kaniyang dam- 
damin: “Sinabi ko sa pagtawa: (Kabaliwan! at sa ka- 
sayahan: ‘Ano ang ginagawa nito?" "--Ec 2:1-3. 

Ipinakita ni Solomon na isang katalinuhan ang pa- 
mumuhay hindi lamang para sa paghahanap ng ka- 
siyahan. Sinabi niya: “Mas mabuti ang pumaroon sa 
bahay ng pagdadalamhati kaysa pumaroon sa ba- 
hay ng pigingan, sapagkat iyon ang wakas ng lahat 
ng mga tao, at dapat itong isapuso niyaong buhay.” 
Hindi ito nangangahulugan na nakahihigit ang ka- 
lungkutan kaysa sa pagsasaya. Tumutukoy ito sa 
isang espesipikong panahon, sa panahong may ta- 
ong namatay at ang bahay ay nagdadalamhati. Pu- 
maroon upang aliwin ang mga naulila sa halip na 
kalimutan na lamang sila at magpiging at magkasa- 
yahan. Ang pagdalaw sa mga nagdadalamhati ay 
hindi lamang makaaaliw sa mga naulila kundi ma- 
kapag-uudyok din sa dumadalaw na maalaala ang 
kaiklian ng buhay, upang matanto niya na ang ka- 
matayang sumapit sa bahay na iyon ay sasapit sa 
lahat sa di-katagalan at na dapat itong isaisip ni- 
yaong mga nabubuhay. Makagagawa lamang ang 
isang tao ng mabuting pangalan habang siya'y na- 
bubuhay, hindi kapag malapit na siyang mamatay. 
At tanging ang isang mabuting pangalan sa Diyos 
ang bagay na tunay na mahalaga sa isa na mama- 
matay na.--Ec 7:2, Gen 50:10, Ju 11:31. 

Sinabi pa ni Solomon: “Mas mabuti ang kaligali- 
gan kaysa sa pagtawa, sapagkat sa pagsimangot ng 
mukha ay bumubuti ang puso.” (Ec 7:3) Ang pagta- 
wa ay mabuting kagamutan, ngunit may mga pa- 
nahong kailangan nating seryosong pag-isipan ang 
ating buhay at kung paano natin ito ginagamit. 
Kung makita natin na masyadong maraming pa- 
nahon ang ating sinasayang sa walang-saysay na 


PAGTAWA 


pagpipiging at na hindi tayo gumagawa ng ma- 
buting pangalan sa pamamagitan ng mabubuting 
gawa, dapat tayong maligalig sa ating sarili, magsi- 
si, at magbago, mapabubuti nito ang ating puso. Tu- 
tulungan tayo nitong gumawa ng mabuting panga- 
lan upang ang araw ng ating kamatayan o ang 
panahon ng huling pagsisiyasat sa atin ng Diyos at 
ni Kristo ay maging mas mabuti para sa atin kaysa 
sa araw ng ating kapanganakan.---Ec 7:1. 

“Ang puso ng marurunong ay nasa bahay ng 
pagdadalamhati, ngunit ang puso ng mga hangal ay 
nasa bahay ng kasayahan,” ang sabi pa ni Solomon. 
“Mas mabuti ang makinig sa saway ng marunong 
kaysa maging taong nakikinig sa awit ng mga ha- 
ngal.” (Ec 7:4, 5) Kapag ang isa na may pusong ma- 
runong ay nasa bahay ng namatayan, nadarama 
niya ang pagkaseryoso ng kalagayan sa gayong lu- 
gar, at inuudyukan nito ang kaniyang puso na mag- 
ingat sa kung paano niya ginagamit ang kaniyang 
buhay. Ngunit ang mapagwalang-bahalang espiritu 
sa isang dako ng walang-taros na pagsasaya ay na- 
kaaakit sa puso ng mangmang at dahil dito'y namu- 
muhay siya taglay ang isang mababaw at mapagpa- 
bayang saloobin. Kung ang isang tao ay lumilihis sa 
tamang landas, ang saway ng isang taong maru- 
nong ang magbabalik sa kaniya sa daan ng buhay 
sa pamamagitan ng pagtutuwid sa kaniya at pagtu- 
long sa kaniya na makagawa ng isang mabuting pa- 
ngalan para sa kaniyang sarili. Ngunit paano maka- 
tutulong ang pakikinig sa awit ng isang mangmang 
o sa pambobola na nagkukubli ng mga pagkakama- 
li at nagpapatigas sa atin sa isang maling landasin? 
Uudyukan tayo nito na patuloy na gumawa ng ma- 
samang pangalan, anupat hindi tayo itutuwid nito 
tungo sa mga daang aakay sa isang mabuting pa- 
ngalan kay Jehova. 

“Sapagkat gaya ng lagitik ng mga tinik sa ilalim 
ng palayok, gayon ang tawa ng hangal, at ito rin ay 
walang kabuluhan.” (Ec 7:6) Ang mga tinik ay ma- 
daling magliyab ngunit madali ring maging abo. 
Baka hindi tumagal ang mga ito upang maluto ang 
pagkaing nasa palayok, anupat kung magkagayon 
ay hindi nito matatapos ang gawaing nilayon kung 
bakit pinagningas ang apoy. Kaya naman, ang naki- 
kita, maingay, at nagliliyab na paglagitik ng mga ito 
ay walang saysay at walang kabuluhan. Ganiyan 
din ang mabababaw na halakhak at kahibangan ng 
mangmang. Karagdagan pa, ang mismong tunog 
ng pagtawa ng isang mangmang ay masakit sa tai- 
nga, palibhasa'y di-angkop sa panahon o sa okasyon, 
at maaaring makapagpahina ng loob sa halip na 
makapagpatibay. Hindi nito tinutulungan ang sinu- 
man sa seryosong gawain ng pagkakaroon ng isang 
mabuting pangalan na maaalaala ng Diyos at ng sa 
gayo'y ‘maging mas mabuti ang araw ng kamata- 
yan kaysa sa araw ng kapanganakan." 


728 


Pagtawang Pinalitan ng Pagdadalamhati. Sa 
kaniyang Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesu-Kristo: 
“Maligaya kayo na tumatangis ngayon, sapagkat kayo 
ay tatawa,” at, “Sa aba, kayo na tumatawa ngayon, sa- 
pagkat kayo ay magdadalamhati at tatangis.” (Luc 6: 
21, 25) Maliwanag na idiniriin ni Jesus na ang pagta- 
ngis niyaong mga nalulungkot dahil sa masasamang 
kalagayan sa relihiyon na umiiral noon sa Israel ay 
maaaring mapalitan ng pagtawa sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Kaniya. Samantala, kung tung- 
kol naman sa mga nasisiyahan sa pagtawa at sa bu- 
hay, nang hindi nababahala sa kanilang kinabukasan, 
ang kanilang pagtawa ay mapapalitan ng pagdada- 
lamhati. (Ihambing ang Luc 16:19-31.) Noong sumu- 
sulat siya sa mga Kristiyano, hinimok ng kapatid sa 
ina ni Jesus na si Santiago ang mga Kristiyanong may 
makasanlibutang pag-iisip: “Magbigay-daan kayo sa 
kahapisan at magdalamhati at tumangis. Palitan nin- 
yo ng pagdadalamhati ang inyong pagtawa, at ng ka- 
lumbayan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo 
sa paningin ni Jehova, at itataas niya kayo.” (San 4:4, 
9, 10) Ang gayong pagkakataas ay magdudulot ng 
tunay na kaligayahan. 

Upang Magpahayag ng Pag-alipusta. Sa Ka- 
sulatan, ang pagtawa ay madalas tukuyin bilang 
isang kapahayagan ng pag-alipusta. Ang pandi- 
wang Hebreo na tsa:chaq' (tumawa) ay nanga- 
ngahulugan ding “manukso, gawing katatawanan.” 
--Gen 21:9; 39:14. 

Maging ang mga hayop ay inilalarawang tumata- 
wa bilang panlilibak. Mababasa rin na pinagtatawa- 
nan ng babaing avestruz ang humahabol na kabayo 
at ang nakasakay rito (dahil sa kaniyang bilis), at pi- 
nagtatawanan naman ng kabayo ang panghihilak- 
bot kapag humahayo ito sa pagbabaka (dahil sa la- 
kas at kawalang-takot nito). (Job 39:13, 18, 19, 22) 
Sinasabing pinagtatawanan ng Leviatan (buwaya) 
ang pagkalampag ng diyabelin, dahil sa kaniyang 
makapal na baluti.---Job 41:1, 29. 

Kinailangang batahin ng mga lingkod ng Diyos 
ang maraming mapang-alipustang pagtawa laban 
sa kanila. Sinabi ni Job: “Ako ay naging isang kata- 
tawanan sa kaniyang kapuwa.” (Job 12:4: 30:1) Si Je- 
remias ay naging katatawanan sa buong araw sa 
gitna ng kaniyang mga kapanahon. (Jer 20:7) Si 
Jesu-Kristo mismo ay pinagtawanan nang may pan- 
lilibak bago niya ibangon ang anak na babae ni Jai- 
ro mula sa kamatayan. (Mat 9:24, Mar 5:40, Luc 
8:41-53) Gayunman, lahat niyaong nakababatid ng 
lakas at karunungan ng Diyos at masunurin sa kani- 
ya ay may mabuting dahilan upang maging maliga- 
ya.--Mat 5:11, 12. 

Ang Diyos na Jehova ay inilalarawang tumatawa 
nang may pang-aalipusta sa mga bansa, sa kani- 
lang mapaghambog na mga salita, na nauuwi sa 
wala, at sa kalituhang dulot ng kanilang mangmang 


729 


na landasin laban sa kaniya. (Aw 59:8) Alam niya 
ang kaniyang sariling kapangyarihan at mga layu- 
nin, at pinagtatawanan niya ang mahina at walang- 
saysay na pagsalansang nila sa kaniya at sa kani- 
yang bayan. (Aw 2:1-4) Tiyak na ayaw ng isang 
taong marunong na pagtawanan siya ni Jehova. 
(Kaw 1:26) Bagaman hindi nalulugod si Jehova sa 
pagkamatay ng balakyot (Eze 18:23, 32), hindi siya 
nababahala sa kanilang mga pakana laban sa kani- 
yang bayan at tumatawa siya dahil nakikita niya 
ang araw ng pagliligtas para sa mga matuwid, kung 
kailan mabibigo ang mga pakana ng mga balakyot 
at ang kabalakyutan ay wawakasan magpakailan- 
man.--Aw 37:12, 13, 20. 


PAGTILAOK NG MANOK. Ito ang itinawag 
sa ikatlong yugto ng pagbabantay sa gabi, ayon sa 
paghahati-hati sa gabi na ginawa ng mga Griego at 
ng mga Romano. (Mar 13:35) Katumbas ito ng mga 
oras na mula mga hatinggabi hanggang mga alas 
tres ng umaga. 

Nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa paksang 
pagtilaok ng manok (sa Gr., a-le:kto-ro-pho-ni'a) dahil 
sa pagtukoy rito ni Jesus may kaugnayan sa hula 
niya hinggil sa gagawing pagkakaila sa kaniya ni Pe- 
dro sa tatlong pagkakataon. (Mat 26:34, 74, 75; Mar 
14:30, 72, Luc 22:34, Ju 13:38) Salig sa mga panana- 
lita sa Judiong Mishnah (Bava Kamma 7:7), nanga- 
ngatuwiran ang iba na noon ay walang inaalagaang 
mga tandang sa Jerusalem, yamang nagdudulot 
ang mga ito ng karumihan sa seremonyal na para- 
an kapag kinakahig ng mga ito ang lupa. Sinasabi 
nila na ang pagtilaok ng manok na binanggit ni Je- 
sus ay aktuwal na tumutukoy sa Romanong galli- 
cinium, isang hudyat ng panahon na diumano'y isi- 
nasagawa sa pamamagitan ng pagpapatunog ng 
mga trumpeta ng bantay na Romano na nakapu- 
westo sa mga muralya ng Tore ng Antonia sa Jeru- 
salem, sa pagtatapos ng ikatlong pagbabantay sa 
gabi. 

Gayunman, ipinahihiwatig ng mga pagtukoy sa 
Judiong Talmud na noong mga panahong iyon ay 
may inaalagaang mga tandang sa Jerusalem. (Ha- 
limbawa, tingnan ang The Mishnah, Eduyyot 6:1.) 
Ang karagdagan pang pahiwatig ay ang paggamit 
ni Jesus, habang nagdadalamhati siya dahil sa lun- 
sod ng Jerusalem, ng isang simili tungkol sa isang 
“inahing manok na nagtitipon ng mga sisiw nito sa 
ilalim ng mga pakpak nito” upang ipakita ang nina- 
is niyang gawin para sa Jerusalem. (Mat 23:37) Ang 
pinipili niyang mga ilustrasyon noon ay laging ya- 
ong madaling mauunawaan ng kaniyang mga taga- 
pakinig. Kaya, sa pananalita niya kay Pedro, waring 
walang makatuwirang dahilan upang ipalagay na 
may ibang tinutukoy si Jesus maliban sa isang lite- 
ral na pagtilaok ng manok. 


PAGTITIPON NG ANI, KAPISTAHAN NG 


Itinatawag-pansin ng iba ang tila isang pagkaka- 
salungatan sa apat na ulat, yamang sina Mateo, Lu- 
cas, at Juan ay bumabanggit ng isa lamang pagtila- 
ok ng manok, samantalang sinipi naman ni Marcos 
ang sinabi ni Jesus: “Katotohanang sinasabi ko sa 
iyo, Ikaw ngayon, oo, sa gabing ito, bago tumilaok 
ang tandang nang makalawang ulit, itatatwa mo 
nga ako nang tatlong ulit.” Inulit niya ang pananali- 
tang ito noong inilalahad niya kung ano ang nang- 
yari nang dakong huli.---Mar 14:30, 72. 

Maliwanag na isa lamang itong kaso kung saan 
ang ulat ng isang manunulat ay mas detalyado kay- 
sa sa mga ulat ng iba at hindi isang pagkakasalu- 
ngatan. Si Pedro ang sangkot sa insidenteng ito, at 
yamang si Marcos ang malapit na kasamahan niya 
sa loob ng mahaba-habang panahon at walang alin- 
langang isinulat ni Marcos ang kaniyang ulat ng 
Ebanghelyo sa tulong ni Pedro o batay sa patotoo 
nito, makatuwiran lamang na ang ulat ni Marcos 
ang magiging mas detalyado. (May mga pagkakata- 
ong si Mateo naman ang nagbigay ng mas detalya- 
dong paglalarawan ng ilang pangyayari, gaya ng 
makikita kung ihahambing ang Mat 8:28 sa Mar 5:2 
at sa Luc 8:27, at ang Mat 20:30 sa Mar 10:46 at sa 
Luc 18:35.) Kaya, bagaman sinipi ni Marcos ang pa- 
nanalita ni Jesus may kinalaman sa dalawang pag- 
tilaok ng manok, binanggit lamang ng tatlong ma- 
nunulat ang ikalawa at huling pagtilaok, na umantig 
kay Pedro anupat umiyak siya, ngunit sa pamama- 
gitan nito ay hindi nila ikinaila na may naunang 
pagtilaok ng manok. 

Sinasang-ayunan ng karamihan na noon pa man, 
at hanggang sa ngayon, ang pagtilaok ng manok ay 
isang tagapagpahiwatig ng panahon sa mga lupaing 
nasa dakong S ng Mediteraneo, at na may maagang 
pagtilaok ng manok sa bandang hatinggabi at ga- 
yundin bago magbukang-liwayway:, samantalang 
sinasabi naman ng iba na may isa pa sa pagitan ng 
dalawang ito. May kinalaman sa Juan 13:38, sinasa- 
bi ng Commentary ni Clarke: “Hinahati ng mga Ju- 
dio, at ng ilang iba pang mga bansa, ang pagtilaok 
ng manok sa una, ikalawa, at ikatlong ulit.” Baga- 
man sa ngayon ay hindi posibleng itakda kung 
anong espesipikong mga oras naganap ang mga 
pagtilaok na ito ng manok, sapat nang malaman na 
nangyari ang mga ito at na bago ang ikalawang 
pagtilaok ng manok ay naganap ang tatlong pagka- 
kaila ni Pedro. 


PAGTITIIS. Tingnan ang MAHABANG PAGTITIIS. 
PAGTITINA. Tingnan ang Tina, PAGTITINA. 
PAGTITIPON. Tingnan ang KAPULUNGAN. 


PAGTITIPON NG ANI, KAPISTAHAN 
NG. Tingnan ang KAPISTAHAN NG MGA KUBOL. 


PAGTITIWALAG 


PAGTITIWALAG [sa Ingles, expelling]. Ang 
hudisyal na ekskomunikasyon ng mga delingku- 
wente mula sa pagiging miyembro at kasamahan sa 
isang komunidad o organisasyon. Sa relihiyosong 
mga samahan, ito ay isang likas na simulain at ka- 
rapatan at maihahambing sa kapangyarihan ng 
mga kalipunang pulitikal at pambayan na maglapat 
ng kaparusahang kamatayan, magpalayas, at mag- 
paalis ng kanilang mga miyembro. Sa kongregasyon 
ng Diyos, isinasagawa ito upang mapanatili ang ka- 
dalisayan ng organisasyon may kaugnayan sa dok- 
trina at moralidad. Kailangang gamitin ang ka- 
pangyarihang ito upang patuloy na umiral ang 
organisasyon at lalo na ang kongregasyong Kristi- 
yano. Dapat manatiling malinis ang kongregasyon 
at dapat nitong maingatan ang lingap ng Diyos 
upang maging karapat-dapat na gamitin niya at ku- 
matawan sa kaniya. Kung hindi, ititiwalag o lilipulin 
ng Diyos ang buong kongregasyon.--Apo 2:5; 1Co 
5:5, 6. 

Ang Pagtitiwalag ni Jehova. Sa maraming 
pagkakataon, gumawa ng pagtitiwalag ang Diyos na 
Jehova. Hinatulan niya si Adan ng kamatayan at pi- 
nalayas ito at ang asawa nitong si Eva mula sa har- 
din ng Eden. (Gen 3:19, 23, 24) Pinalayas si Cain at 
ito'y naging palaboy at takas sa lupa. (Gen 4:11, 14, 
16) Ang mga anghel na nagkasala ay inihagis na- 
man sa Tartaro, isang kalagayan ng pusikit na kadi- 
liman kung saan nakataan sila sa paghuhukom. (2Pe 
2:4) Dalawampu't tatlong libong mapakiapid ang ni- 
lipol mula sa Israel sa isang araw. (1Co 10:8) Pina- 
tay si Acan sa utos ni Jehova dahil ninakaw nito ya- 
ong nakatalaga kay Jehova. (Jos 7:15, 20, 21, 25) Si 
Kora na Levita kasama sina Datan at Abiram mula 
sa tribo ni Ruben ay nilipol dahil sa paghihimagsik, 
at pinakapitan ng ketong si Miriam anupat sa kalau- 
nan ay mamamatay sana ito sa gayong kalagayan 
kung hindi nakiusap si Moises para sa kaniya. Mag- 
kagayunman, pitong araw siyang itiniwalag mula sa 
kampo ng Israel samantalang nakakuwarentenas. 
-Bil 16:27, 32, 33, 35; 12:10, 13-15. 

Sa Ilalim ng Kautusang Mosaiko. Dahil sa 
malulubha o sinasadyang mga paglabag sa kautu- 
san ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moi- 
ses, ang isang tao ay maaaring lipulin, samakatu- 
wid nga, patayin. (Lev 7:27: Bil 15:30, 31) Kabilang 
sa mga paglabag na pinapatawan ng parusang ito 
ang apostasya, idolatriya, pangangalunya, pagkain 
ng dugo, at pagpaslang.--Deu 13:12-18, Lev 20:10, 
17:14: Bil 35:31. 

Sa ilalim ng Kautusan, upang maisagawa ang pa- 
rusang paglipol, kailangang itatag ang katibayan sa 
bibig ng di-kukulangin sa dalawang saksi. (Deu 
19:15) Ang mga saksing ito ang kailangang mau- 
nang bumato sa nagkasala. (Deu 17:7) Ipakikita nito 


730 


ang kanilang sigasig sa kautusan ng Diyos at sa ka- 
dalisayan ng kongregasyon ng Israel at hahadlang 
din ito sa pagtestigo nang may kabulaanan, walang- 
ingat, o padalus-dalos. 

Ang Sanedrin at mga sinagoga. Noong pa- 
nahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, ang mga si- 
nagoga ay nagsilbing mga hukumang lumilitis sa 
mga manlalabag ng kautusang Judio. Ang Sanedrin 
ang pinakamataas na hukuman. Sa ilalim ng pama- 
mahala ng Roma, ang awtoridad ng mga Judio ay 
hindi kasinlawak niyaong tinamasa nila sa ilalim ng 
teokratikong pamahalaan. Kahit hinatulan na ng 
Sanedrin ang isa bilang karapat-dapat sa kamata- 
yan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mailalapat 
nila ang parusang kamatayan, dahil sa mga restrik- 
siyon ng mga Romano. Ang mga sinagogang Judio 
ay may sistema ng ekskomunikasyon, o pagtitiwa- 
lag, na may tatlong hakbang o tatlong katawa- 
gan. Ang unang hakbang ay ang parusang nid- 
duy, na hindi gaanong matagal, anupat sa pasimula 
ay 30 araw lamang. Sa ilalim ng parusang ito, 
pinagkakaitan ng ilang pribilehiyo ang isang tao. 
Maaari siyang pumaroon sa templo, ngunit may 
ilang paghihigpit sa kaniya roon, at ang lahat, ma- 
liban sa sarili niyang pamilya, ay pinagbabawa- 
lang lumapit sa kaniya sa distansiyang 4 na siko 
(mga 2 m, 6 na piye). Ang ikalawang hakbang ay 
ang che'rem, nangangahulugang isang bagay na 
itinalaga sa Diyos o ipinagbawal. Mas matindi ang 
hatol na ito. Ang manlalabag ay hindi maaaring 
magturo o turuan kasama ng iba, ni makapagsasa- 
gawa man siya ng anumang pakikipagkalakalan 
maliban sa pagbili ng mga pangangailangan niya sa 
buhay. Gayunman, hindi siya lubusang pinalalayas 
mula sa organisasyong Judio, at may pagkakataon 
siya na makabalik. Ang panghuli ay ang sham-mat- 
ta”, isang lubusang pagputol ng kaugnayan sa kon- 
gregasyon. Naniniwala ang ilan na halos walang 
ipinagkaiba ang huling dalawang anyo ng ekskomu- 
nikasyon. 

Ang isa na pinalayas bilang balakyot, anupat lu- 
busang pinutol ang kaugnayan sa kaniya, ay itutu- 
ring na nararapat mamatay, bagaman maaaring 
walang awtoridad ang mga Judio na lapatan ng ka- 
matayan ang isang iyon. Gayunpaman, ang anyo 
ng pagputol ng kaugnayan na ginamit nila ay na- 
ging isang napakabisang instrumento sa komunidad 
ng mga Judio. Inihula ni Jesus na ititiwalag ang ka- 
niyang mga tagasunod mula sa mga sinagoga. (Ju 
16:2) Dahil sa takot ng ilang Judio, at maging ng 
ilang tagapamahala, na matiwalag, o “mapaalis sa 
iglesya” (sa Ingles, “unchurched”), hindi nila ipina- 
hayag si Jesus. (Ju 9:22, tlb sa Rbi8, 12:42) Ang 
isang halimbawa ng gayong pagkilos ng sinagoga 
ay sa kaso ng lalaking bulag na pinagaling at nagsa- 


731 


lita nang may pagsang-ayon tungkol kay Jesus.--Ju 
9:34. 

Noong panahon ng kaniyang ministeryo sa lupa, 
nagbigay si Jesus ng mga tagubilin may kinala- 
man sa pamamaraang dapat sundin kung makaga- 
wa ng isang malubhang pagkakasala laban sa isang 
tao ngunit malulutas naman ang pagkakasalang ito 
nang hindi na isinasangkot pa ang kongregasyong 
Judio. (Mat 18:15-17) Ipinayo niya na marubdob 
na sikaping tulungan ang manggagawa ng kamali- 
an, samantalang iniingatan din ang kongregasyong 
iyon laban sa mga nagkakasala nang paulit-ulit. 
Ang tanging kongregasyon ng Diyos na umiiral 
noon ay ang kongregasyon ng Israel. Ang 'pagsasa- 
bi sa kongregasyon ay hindi nangangahulugang 
uupo ang buong bansa o ang lahat ng mga Judio sa 
isang partikular na komunidad upang hatulan ang 
manlalabag. May matatandang lalaki ng mga Judio 
na inatasan sa pananagutang ito. (Mat 5:22) Ang 
mga manlalabag na tatangging makinig kahit sa 
responsableng mga taong ito ay dapat malasin na 
“gaya ng tao ng mga bansa at gaya ng maniningil 
ng buwis,” na iniiwasang makasalamuha ng mga 
Judio.--Ihambing ang Gaw 10:28. 

Kongregasyong Kristiyano. Batay sa mga 
simulain ng Hebreong Kasulatan, ipinahihintulot 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, sa pamama- 
gitan ng pag-uutos at pagbibigay ng parisan, ang 
pagtitiwalag mula sa kongregasyong Kristiyano. Sa 
pamamagitan ng paggamit ng bigay-Diyos na aw- 
toridad na ito, napananatili ng kongregasyon ang 
kalinisan nito at ang mabuting katayuan nito sa ha- 
rap ng Diyos. Sa bisa ng awtoridad na ipinagkaloob 
sa apostol na si Pablo, iniutos niya na itiwalag ang 
isang lalaking nagkasala ng insestong pakikiapid 
dahil kinuha nito ang asawa ng kaniyang ama. (1Co 
5:5, 11, 13) Gumamit din siya ng awtoridad na 
magtiwalag laban kina Himeneo at Alejandro. (1Ti 
1:19, 20) Lumilitaw naman na sinikap ni Diotrepes 
na gamitin ang pagtitiwalag sa maling paraan. 
—3Ju 9, 10. 

Ang ilan sa mga paglabag na maaaring ikatiwalag 
sa kongregasyong Kristiyano ay pakikiapid, panga- 
ngalunya, homoseksuwalidad, kasakiman, pangi- 
ngikil, pagnanakaw, pagsisinungaling, paglalasing, 
panlalait, espiritismo, pagpaslang, idolatriya, apos- 
tasya, at ang paghahasik ng pagkakabaha-bahagi sa 
kongregasyon. (1Co 5:9-13, 6:9, 10, Tit 3:10, 11; 
Apo 21:8) Bilang pagpapakita ng awa, binababalaan 
muna sa una at ikalawang pagkakataon ang isa 
na nagtataguyod ng isang sekta bago isagawa ang 
gayong pagtitiwalag sa kaniya. Sa kongregasyong 
Kristiyano, kumakapit ang simulaing ipinahayag sa 
Kautusan, samakatuwid nga, na dapat itatag ng da- 
lawa o tatlong saksi ang katibayan laban sa akusa- 


PAGTUBOS, MANUNUBOS 


do. (1Ti 5:19) Yaong mga hinatulang namimihasa sa 
pagkakasala ay sinasaway ayon sa Kasulatan sa ha- 
rap ng “mga nagmamasid,” halimbawa, niyaong 
mga tumestigo may kinalaman sa makasalanang 
paggawing iyon, upang sila man ay magkaroon din 
ng wastong pagkatakot sa gayong kasalanan.---1Ti 
5:20, tingnan ang PAGSAWAY. 

Pinapayuhan din ng Kasulatan ang kongrega- 
syong Kristiyano na huwag nang makipagsamahan 
doon sa mga bagaman hindi itinuturing na narara- 
pat sa ganap na pagtitiwalag ay magugulo at hindi 
lumalakad nang may kawastuan. Sumulat si Pablo 
sa kongregasyon ng Tesalonica may kinalaman sa 
mga ito: “Huwag na kayong makisama sa kaniya, 
upang siya ay mapahiya. Gayunma'y huwag ninyo 
siyang ituring na kaaway, kundi patuloy na paala- 
lahanan siya bilang isang kapatid.”--2Te 3:6, 11, 
13-15. 

Gayunman, may kinalaman sa sinuman na da- 
ting Kristiyano ngunit nang maglaon ay nagtakwil 
sa kongregasyong Kristiyano o natiwalag mula rito, 
iniutos ng apostol na si Pablo: “Tigilan ang pakikiha- 
lubilo sa” isang iyon; at sumulat ang apostol na si 
Juan: “Huwag ninyo siyang tanggapin sa inyong 
mga tahanan o magsabi sa kaniya ng isang pagba- 
ti.”--1Co 5:11: 2Ju 9, 10. 

Yaong mga itiniwalag ay maaaring muling tang- 
gapin sa kongregasyon kung magpapakita sila ng 
taimtim na pagsisisi. (2Co 2:5-8) Isa rin itong pro- 
teksiyon sa kongregasyon, upang huwag malama- 
ngan ni Satanas ang kongregasyon sa pamamagitan 
ng pagpapakalabis nito mula sa pagkunsinti sa ma- 
samang gawa tungo sa pagiging malupit at di- 
mapagpatawad.---2Co 2:10, 11. 


PAGTUBOS, MANUNUBOS. Ang pandi- 
wang Hebreo na ga-al, na unang lumilitaw sa Ge- 
nesis 48:16, ay nangangahulugang “tubusin,” sa- 
makatuwid nga, bawiin, o bilhing muli ang isang 
malapit na kamag-anak, ang ari-arian nito, o ang 
mana nito, ginamit din ito may kaugnayan sa isang 
tagapaghiganti ng dugo. (Aw 74:2; Isa 43:1) Ma- 
liwanag na ganito ang pagkakasunud-sunod ng 
pinakamalalapit na kamag-anak na may pana- 
nagutang maging manunubos (sa Heb., govel): 
(1) kapatid na lalaki, (2) tiyo, (3) anak na lalaki ng 
tiyo, (4) iba pang lalaki na kamag-anak ng pamilya 
sa dugo.--Lev 25:48, 49: ihambing ang pagkakasu- 
nud-sunod sa Bil 27:5-11, tingnan ang TAGAPAGHI- 
GANTI NG DUGO. 

Sa ilalim ng Kautusang Mosaiko, kung ipinagbili 
ng isang Israelita ang kaniyang sarili sa pagkaalipin 
dahil sa karalitaan, maaari siyang tubusin ng manu- 
nubos mula sa kaniyang pagkaalipin. (Lev 25:47-54) 
O, kung ipinagbili niya ang kaniyang lupaing mana, 


PAGTUTULI 


maaaring tubusin ng kaniyang manunubos ang ari- 
ariang iyon at makababalik siya sa kaniyang pag- 
aari. (Lev 25:25-27) Gayunman, ang anumang ba- 
gay na “nakatalaga,” o itinalaga sa pagkapuksa,” 
kahit buhay ng isang tao, ay hindi maaaring tubu- 
sin.--Lev 27:21, 28, 29, tingnan ang NAKATALAGANG 
BAGAY. 

Ang isang halimbawa ng pagtubos na isinagawa 
ng isang govel’ ay masusumpungan sa aklat ng 
Ruth. Nang banggitin ni Ruth na naghimalay siya sa 
bukid ni Boaz, ang kaniyang biyenan na si Noemi ay 
bumulalas: “Ang lalaking iyon ay kamag-anak na- 
tin. Siya ay isa sa ating mga manunubos.” (Ru 2:20) 
Tinanggap ni Boaz ang pananagutang ito at pinag- 
tibay niya ang isang tipan ng pagtubos sa harap ng 
mga hukom at mga saksi, ngunit saka lamang niya 
ginawa ang pribilehiyong ito nang tanggihan ito ng 
isa pang kamag-anak na mas malapit kaysa kay 
Boaz.---Ru 3:9, 12, 13; 4:1-17. 

Si Jehova Bilang Manunubos. Sa pamamagi- 
tan ng hain ng kaniyang bugtong na Anak, si Jeho- 
va, bilang Manunubos, ay gumawa ng paglalaan 
upang matubos ang sangkatauhan mula sa kasala- 
nan at kamatayan at mula sa kapangyarihan ng li- 
bingan. Kinailangang pumarito sa lupa ang Anak na 
ito, anupat siya'y naging “tulad ng kaniyang ‘mga 
kapatid’ sa lahat ng bagay,” naging dugo at laman, 
at dahil dito'y isa siyang malapit na kamag-anak ng 
sangkatauhan. (Heb 2:11-17) Sumulat ang apostol 
na si Pablo sa mga Kristiyano: “Sa pamamagitan 
niya ay taglay natin ang paglaya sa pamamagitan 
ng pantubos dahil sa dugo ng isang iyon.”--Efe 1:7; 
ihambing ang Apo 5:9, 14:3, 4: para sa higit pang 
detalye tingnan ang PANTUBOS. 


PAGTUTULI. Ang pag-aalis ng bilot, o du- 
long-balat, mula sa titi ng lalaki. Ang pandiwang 
Hebreo na mul (tuliin) ay ginagamit sa literal at sa 
makasagisag na mga diwa. Ang pangngalang Grie- 
go na pe-ri-to:-me” (pagtutuli) ay literal na nanga- 
ngahulugang “paggupit sa palibot.” (Ju 7:22) Ang 
“di-pagtutuli” naman ay isinalin mula sa terminong 
Griego na akro-by'sti a, na ginamit sa Griegong 
Septuagint upang isalin ang salitang Hebreo para sa 
“dulong-balat.”--Ro 2:25, Gen 17:11, LXX. 

Ang pagtutuli ay mahigpit na iniutos ng Diyos na 
Jehova kay Abraham noong 1919 B.C.E., isang taon 
bago ipinanganak si Isaac. Sinabi ng Diyos: “Ito ang 
aking tipan na iingatan ninyo . . . Ang bawat lalaki 
sa inyo ay dapat magpatuli.” Kabilang dito ang ba- 
wat lalaki sa sambahayan ni Abraham na binubuo 
kapuwa ng kaniyang mga inapo at niyaong mga 
nasa poder niya, kaya naman ikinapit ni Abraham, 
ng kaniyang 13-taong-gulang na anak na si Ismael, 
at ng lahat ng kaniyang mga alipin ang “tanda ng ti- 


732 


pan” na ito sa kanilang sarili. Kailangan ding tuliin 
ang mga alipin na kukunin nila sa hinaharap. Mula 
noon, ang sinumang lalaki sa sambahayan, alipin 
man o malaya, ay dapat tuliin sa ikawalong araw 
pagkapanganak sa kaniya. Ang pagwawalang-baha- 
la sa kahilingang ito ng Diyos ay pinarurusahan ng 
kamatayan.--Gen 17:1, 9-14, 23-27. 

Kaugalian noon sa Ehipto ang pagtutuli, gaya ng 
ipinakikita sa mga ipinintang larawan sa pader at 
maoobserbahan sa mga momya, ngunit hindi mati- 
yak kung kailan ito sinimulang gawin sa bansang 
iyon at kung gaano ito kalaganap. May mga nagsa- 
sabi na si Jose bilang administrador ng pagkain ang 
nagpasimula nito sa Ehipto. Sinisipi naman ng iba si 
Herodotus bilang awtoridad sa pag-aangkin nila na 
hiniram lamang ni Abraham ang kaugaliang ito 
mula sa mga Ehipsiyo. Bilang sagot sa kababanggit 
na mga pag-aangkin, sinabi ni W. M. Thomson: 
“May kinalaman sa patotoo ni Herodotus, na duma- 
ting sa Ehipto pagkaraan pa ng labinlimang siglo, at, 
taglay ang malawak na kaalaman at pananaliksik, 
ay kadalasang sumusulat ng pawang walang kabu- 
luhan, tahasan akong tumatanggi na ihanay ito sa 
kategorya ng patotoo ni Moises. Ang dakilang ta- 
gapagtatag ng Judiong komonwelt---ang pinakada- 
kilang tagapagbigay-kautusan na napaulat---ipina- 
nganak at pinalaki sa Ehipto, ang siyang nagsasabi 
ng mga katotohanan may kaugnayan sa pasimula 
ng pagtutuli sa gitna ng kaniyang bayan. Isang ha- 
mak na manlalakbay at istoryador---isang banyaga 
at Griego---ang dumating pagkaraan pa ng napaka- 
habang panahon, at nagpahayag ng mga pananali- 
ta na bahagyang totoo at bahagyang mali, gaya ng 
ipinakikita ni Josephus sa sagot niya kay Apion; at 
pagkatapos, mahigit na dalawampung siglo pagka- 
matay ni Herodotus, ibinangon ng mapag-alinla- 
ngang mga awtor ang kaniyang may-kamaliang 
mga pananalita, at, matapos pilipitin at palawakin 
ang mga ito, tinangka nilang patunayan na ang 
pagtutuli ay hindi tinanggap ni Abraham mula sa 
Diyos (gaya ng malinaw na sinasabi ni Moises), kun- 
di mula sa mga Ehipsiyo! Hindi matagumpay na 
maibubuwal ng ganitong mga sandata ang pagiging 
totoo ng sinabi ni Moises. ”---The Land and the Book, 
nirebisa ni J. Grande, 1910, p. 593. 

Hindi lamang mga Ehipsiyo ang nagsagawa ng 
pagtutuli kundi pati rin ang mga Moabita, mga Am- 
monita, at mga Edomita. (Jer 9:25, 26) Nang magla- 
on, nagpatuli rin ang mga Samaritanong nanghaha- 
wakan sa mga kahilingang nakasulat sa Pentateuch. 
Sa kabilang dako, hindi nagsagawa ng pagtutuli ang 
mga Asiryano, mga Babilonyo, mga Griego, at lalo 
na ang mga Filisteo. Ang huling nabanggit, at hin- 
di ang mga Canaanita sa pangkalahatan, ang parti- 
kular at may-paghamak na tinutukoy bilang “mga 
di-tuli,” at sa pakikipaglaban sa kanila nakuha ang 


733 


mga tropeong dulong-balat.--Huk 14:3; 15:18, 1Sa 
14:6: 17:26, 18:25-27; 2Sa 1:20, 1Cr 10:4. 

May-katapatang tinupad ng mga inapo ni Abra- 
ham sa pamamagitan ni Isaac at ni Jacob ang tipan 
ng pagtutuli. “Tinuli ni Abraham si Isaac na kani- 
yang anak nang walong araw na ang gulang, gaya 
ng iniutos ng Diyos sa kaniya.” (Gen 21:4: Gaw 7:8, 
Ro 4:9-12) Ang mga apo sa tuhod ni Abraham ay 
nagsabi kay Sikem at sa mga kababayan niya: “Hin- 
di namin magagawa . . . na ibigay ang aming kapa- 
tid [na si Dina] sa isang lalaki na may dulong-balat 
... Tanging sa kundisyong ito lamang kami papa- 
yag sa inyo, na kayo ay maging tulad namin, sa pa- 
mamagitan ng pagpapatuli ng bawat lalaki sa inyo.” 
(Gen 34:13-24) Lumilitaw na dahil nakaligtaan ni 
Moises na tuliin ang kaniyang anak, napoot sa kani- 
ya ang Diyos hanggang ang kaniyang asawa na si 
Zipora ang gumawa nito para sa kaniya.---Exo 4:24- 
26, tingnan ang ZIPORA. 

Pagtutuli sa Ilalim ng Kautusan. Ang pag- 
tutuli ay ginawang isang mahigpit na kahilingan ng 
Kautusang Mosaiko. “Sa ikawalong araw [pagkasi- 
lang ng isang lalaki] ay tutuliin ang laman ng du- 
long-balat nito.” (Lev 12:2, 3) Napakahalaga nito 
anupat, kung ang ikawalong araw ay tumapat sa 
lubhang iginagalang na Sabbath, isasagawa pa rin 
ang pagtutuli. (Ju 7:22, 23) Ang ilang halimbawa ng 
mga magulang na nasa ilalim ng Kautusang ito at 
may-katapatang tumuli sa kanilang mga anak no- 
ong ikawalong araw ay ang mga magulang ni Juan 
na Tagapagbautismo, ni Jesus, at ni Pablo. (Luc 1:59; 
2:21, Fil 3:4, 5) Kahilingan din ng Kautusan na tuli- 
in ang mga dayuhan bago sila pahintulutang kuma- 
in ng paskuwa.--Exo 12:43-48. 


Bakit espesipikong itinakda ng 
Kautusan na sa ikawalong araw 
isasagawa ang pagtutuli? 


Hindi ito ipinaliwanag ni Jehova, ni kailangan 
man niyang magpaliwanag. Ang kaniyang mga 
daan ay laging matuwid, ang mga dahilan niya 
sa pagsasagawa ng mga bagay-bagay ang pinaka- 
mabuti. (2Sa 22:31) Gayunman, nitong nakaraang 
mga taon, nalaman ng mga tao ang ilan sa mga pi- 
sikal na dahilan kung bakit ang ikawalong araw ay 
isang angkop na panahon para sa pagtutuli. Ang 
normal na dami ng elemento na nagpapangyaring 
mamuo ang dugo, tinatawag na bitamina K, ay ma- 
susumpungan lamang sa dugo ng bata pagsapit ng 
ikalima hanggang ikapitong araw pagkasilang nito. 
Ang isa pang sangkap na nagpapangyaring mamuo 
ang dugo, kilala naman bilang prothrombin, ay ma- 
susumpungang mga 30 porsiyento lamang ng nor- 
mal na dami sa ikatlong araw ngunit sa ikawalong 


PAGTUTULI 


araw ay mas mataas ito kaysa sa alinpamang pana- 
hon sa buhay ng bata--anupat hanggang 110 por- 
siyento ng normal na dami. Kaya naman ang pag- 
sunod sa mga tagubilin ni Jehova ay tutulong upang 
maiwasan ang panganib ng pagdurugo. Gaya ng 
puna ni Dr. S. I. McMillen: “May kinalaman sa dami 
ng bitamina K at prothrombin, ang pinakamabuting 
araw upang magsagawa ng pagtutuli ay ang ikawa- 
long araw .. . [ang] araw na pinili ng Maylalang ng 
bitamina K.”- None of These Diseases, 1986, p. 21. 

Kadalasan, bagaman hindi sa lahat ng pagkakata- 
on, ang ulo ng sambahayan ang nagsasagawa ng 
pagtutuli. Nang maglaon, isang opisyal ang itinala- 
ga at sinanay para sa operasyong ito. Pagsapit ng 
unang siglo, waring naging kaugalian na pangala- 
nan ang bata kapag tinuli ito.--Luc 1:59, 60, 2:21. 

Noong panahon ng 40-ta6ng pagpapagala-gala sa 
ilang, hindi isinagawa ang pagtutuli sa mga sanggol 
na lalaki. Kaya naman pagkatawid nila sa Jordan, 
ipinatuli ni Josue sa Gilgal ang lahat ng mga lala- 
king iyon sa pamamagitan ng mga kutsilyong ba- 
tong pingkian, at iningatan sila ni Jehova hanggang 
sa gumaling sila.---Jos 5:2-9, tingnan ang PANDURUS- 
TA, KADUSTAAN. 

Pagkatapos ng Pagkatapon. Dalawang siglo 
pagkabalik ng mga Judio mula sa Babilonya, nagsi- 
mulang mangibabaw sa Gitnang Silangan ang im- 
pluwensiyang Griego, at maraming grupo ng mga 
tao ang hindi na nagsagawa ng pagtutuli. Ngu- 
nit nang ipagbawal ng Siryanong si Haring Antio- 
chus IV (Epiphanes) ang pagtutuli, natuklasan niya 
na mas nanaisin pa ng mga inang Judio ang mama- 
tay kaysa ipagkait sa kanilang mga anak na lalaki 
ang “tanda ng tipan.” (Gen 17:11) Pagkaraan ng 
ilang taon, ganito rin ang naging resulta nang pag- 
bawalan ng Romanong si Emperador Hadrian ang 
mga Judio na tuliin ang kanilang mga anak na lala- 
ki. Gayunman, sinikap ng ilang atletang Judio na 
nais lumahok sa mga palarong Helenistiko (kung 
saan hubo't hubad ang mga mananakbo) na maging 
“di-tuli” sa pamamagitan ng isang operasyon na ni- 
layong bahagyang makapagsauli ng dulong-balat 
upang maiwasan ang panlilibak at panunuya. Maa- 
aring ang gawaing ito ang tinukoy ni Pablo nang pa- 
yuhan niya ang mga Kristiyano: “Ang sinumang tao 
ba ay tinawag nang tuli? Huwag siyang maging di- 
tuli.” (1Co 7:18) Ang pandiwang Griego na isinalin 
dito bilang “maging di-tuli” (e-pi-spa'o-mai) ay lite- 
ral na nangangahulugang “hilahin,” maliwanag na 
tumutukoy sa paghila sa bilot ng ari ng lalaki upang 
magtingin itong di-tuli.--Ihambing ang Int. 

Hindi Kahilingan sa mga Kristiyano. Nang 
ipakita ni Jehova na tinatanggap na niya ang mga 
Gentil sa loob ng kongregasyong Kristiyano, at 
yamang maraming tao mula sa mga bansa ang 


PAGTUTURO 


tumutugon sa pangangaral ng mabuting balita, ki- 
nailangang pagpasiyahan ng lupong tagapamahala 
sa Jerusalem ang tanong na, Kailangan bang tuliin 
sa laman ang mga Kristiyanong Gentil? Ang pasiya: 
Hindi kasama ang pagtutuli sa ‘mga bagay na kina- 
kailangang gawin kapuwa ng mga Gentil at mga 
Judio.--Gaw 15:6-29. 

Di-nagtagal pagkaraang ilabas ang utos, tinuli ni 
Pablo si Timoteo, hindi dahil sa relihiyosong panini- 
wala, kundi upang maiwasan ang kaagad silang 
tanggihan ng mga Judio na kanilang pangangara- 
lan. (Gaw 16:1-3: 1Co 9:20) Tinalakay ng apostol 
ang paksang ito sa ilan sa mga liham niya. (Ro 2:25- 
29, Gal 2:11-14, 5:2-6, 6:12-15, Col 2:11: 3:11) “Tayo 
ang mga may tunay na pagtutuli [sa puso], na nag- 
uukol ng sagradong paglilingkod sa pamamagitan 
ng espiritu ng Diyos,” ang isinulat ni Pablo sa mga 
Kristiyanong Gentil sa Filipos. (Fil 3:3) Sumulat na- 
man siya sa mga taga-Corinto: “Ang pagtutuli ay 
walang anumang halaga, at ang di-pagtutuli ay wa- 
lang anumang halaga, kundi ang pagtupad sa mga 
utos ng Diyos.”--1Co 7:19. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na diwa, ang salitang “pagtutuli” ay ginagamit sa 
iba't ibang paraan. Halimbawa, pagkatapos na mag- 
tanim ng isang punungkahoy sa Lupang Pangako, 
sinabing “mananatili itong di-tuli” sa loob ng tatlong 
taon, ang bunga nito ay itinuring na “dulong-balat” 
nito at hindi iyon dapat kainin. (Lev 19:23) Sinabi ni 
Moises kay Jehova: “Narito! Ako ay may mga labing 
di-tuli, kaya paano ngang makikinig sa akin si Para- 
on?” (Exo 6:12, 30) Sa makasagisag na paraan, ang 
terminong “mga di-tuli” ay may-pandidiri at may- 
paghamak na tumutukoy roon sa mga marapat la- 
mang ilibing sa isang pangkaraniwang dako kasama 
ng pinakamabababang uri ng mga taong napatay. 
--Fze 32:18-32. 

Ang pagtutuli sa puso ay isang kahilingan ng 
Diyos kahit sa mga Israelitang tinuli na sa laman. 
Sinabi ni Moises sa Israel: “Tuliin ninyo ang dulong- 
balat ng inyong mga puso at huwag na ninyong pa- 
tigasin pa ang inyong mga leeg.” “Tutuliin ni Jeho- 
va na iyong Diyos ang iyong puso at ang puso ng 
iyong supling, upang ibigin mo si Jehova na iyong 
Diyos nang iyong buong puso at nang iyong bu- 
ong kaluluwa alang-alang sa iyong buhay.” (Deu 
10:16, 30:6) Noong mga araw ni Jeremias, ipinaala- 
ala rin niya ang bagay na ito sa suwail na bansang 
iyon. (Jer 4:4) Ang ‘pagtutuli sa puso” ay nanganga- 
hulugang inaalis ng isang tao sa kaniyang isip, 
damdamin, o motibo ang anumang bagay na di- 
kalugud-lugod at marumi sa paningin ni Jehova at 
nagpapaging manhid sa puso. Sa katulad na paraan, 
ang mga tainga na hindi sensitibo o bingi ay tinutu- 
koy bilang “di-tuli.”--Jer 6:10, Gaw 7:51. 


734 


Tingnan ang GURO, PAGTUTURO. 


PAGTUTURO. 
PAGTUYA. Tingnan ang PANUNUYA. 


PAG-UKIT. Ang sining ng paglilok sa kahoy, 
bato, metal, at luwad. Sa ilalim ng paksang ito, ang 
pag-ukit at paglilok ay mga terminong halinhinang 
ginagamit bilang salin ng ilang salitang Hebreo. Ga- 
yunman, ang salitang Hebreo na pe'sel, na pinaka- 
malimit gamitin, ay ginagamit may kinalaman sa 
inukit o nililok na mga imahen. 

Sa Dekalogo (Exo 20:4) unang sinabihan ang Isra- 
el na huwag gumawa ng mga inukit na imaheng sa- 
sambahin, at nang maglaon ay inulit ito. “Sumpain 
ang tao na gumagawa ng inukit na imahen.” (Deu 
27:15, 4:16, 23, 5:8) Paulit-ulit na itinawag-pansin 
ng mga propeta ang kamangmangan ng paggawa 
ng mga inukit na idolo at pagsamba sa mga ito, at 
hinatulan nila ang gawaing ito. (Aw 97:7, Isa 42:17, 
44:9-20: 45:20: Jer 10:14, 15: Na 1:14: Hab 2:18) 
Kung ang katipang bayan ng Diyos ay magpipita- 
gan sa mga inukit na imahen sa kanilang pagsam- 
ba, mahahati ang kanilang bukod-tanging debosyon 
na nauukol kay Jehova. Kaya sa tuwing humihiwa- 
lay ang Israel mula sa Diyos at sumasamba sa mga 
bagay na inukit ng kanilang mga kamay, hindi ka- 
taka-taka na naiwawala nila ang pagsang-ayon ng 
Diyos.--Huk 18:18, 30, 31; 2Ha 21:7-9, 2Cr 33:7, 22; 
Eze 8:10. 

Sa kabilang dako, ang mga gawang inukit para sa 
tabernakulo at sa malaking templo ni Solomon ay 
hindi dapat sambahin kundi nilayon upang magsil- 
bing palamuti at sagisag. Si Jehova mismo ang nag- 
utos na gawin ang mga inukit na kagamitang ito, at 
inilagay ng Diyos ang kaniyang espiritu kina Beza- 
lel at Oholiab, mga bihasang manggagawa na pini- 
li upang mangasiwa sa pagtatayo ng tabernakulo. 
(Exo 35:30, 31, 34) Sa kaayusan sa tabernakulo, ang 
ilang halimbawa ng mga inukit na kagamitang yari 
sa ginto at mahahalagang bato ay ang mga kasang- 
kapang gaya ng kandelero, ang mga kerubin sa ta- 
kip ng Kaban, ang mga lilok sa mga hiyas ng pekto- 
ral, at ang laminang ginto sa turbante ng mataas na 
saserdote. (Exo 25:18, 19, 31-40, 28:2, 21, 36) Sa 
templo ni Solomon, may mga kerubin, mga larawan 
ng puno ng palma, mga bulaklak, at mga palamu- 
ting hugis-upo na inukit sa mga tablang sedro, na 
pawang kinalupkupan ng ginto. (1Ha 6:18-35, 2Cr 
2:7) Marami ring gawang inukit na matatagpuan sa 
makalarawang templo na nakita ni Ezekiel sa pangi- 
tain.---Eze 41:17-20. 

Dahil hinahatulan ng Diyos ang paggamit ng inu- 
kit na mga idolo at mga imahen sa pagsamba, hin- 
di kataka-taka na yaong mga natagpuan ng mga ar- 
keologo sa Palestina ay may bahid o impluwensiya 
ng mga pagano. Hindi lamang umiwas ang mga Is- 


735 


raelita sa paggawa ng mga bantayog para sa kani- 
lang dakilang mga lider kundi umiwas din sila sa 
pag-ukit ng mga relyebeng naglalarawan ng kani- 
lang mga tagumpay sa militar. Samantala, masasa- 
lamin sa mga relyebe, mga estatuwa, at iba pang 
inukit na mga replika mula sa Ehipto, Asirya, Babi- 
lonia, at Persia ang pagsamba, pakikipagdigma, at 
pang-araw-araw na buhay ng sinaunang mga taong 
iyon. Isinisiwalat ng mga bagay na pinakakarani- 
wang natatagpuan na ang bato, luwad, kahoy, bu- 
bog, garing, mahahalagang hiyas, buto ng hayop, 
eskayola, kabibi, mga metal, at alabastro ay ginamit 
ng mga mang-uukit sa paggawa ng mga trono, mga 
leon, mga haligi, mga alahas, mga panlagda at mga 
pantatak, mga sarkopago, mga tapyas ng bato, mga 
muwebles, mga palamuti sa dingding, at mga kaga- 
mitan. 


PAG-UUSIG. Panliligalig o sinasadyang pami- 
minsala sa mga tao dahil sa kanilang katayuan 
sa lipunan, lahing pinagmulan, o relihiyosong pa- 
nanampalataya at mga paniniwala. Sa huling na- 
banggit, ang layunin ng pag-uusig ay upang pawi- 
in ang gayong mga paniniwala at hadlangan ang 
paglaganap ng mga ito sa mga bagong kumberte. 
Ang pandiwang Hebreo na ra-dhaph' at ang Grie- 
gong di-o'ko, na nangangahulugang “pag-usigin,” ay 
maaari ring isalin bilang “tugisin, itaguyod, habu- 
lin.”--Exo 15:9, Deu 1:44: Ro 14:19, Luc 17:23. 

May iba't ibang uri ng pag-uusig. Maaaring nag- 
sasangkot lamang ito ng berbal na pang-aabuso, pa- 
nunuya, at pang-iinsulto (2Cr 36:16, Gaw 19:9), 
o maaaring may kasama itong mga panggigipit sa 
kabuhayan (Apo 13:16, 17), pinsala sa katawan (Mat 
27:29, 30, Gaw 5:40), pagkabilanggo (Luc 21:12, 
Gaw 16:22-24), poot, at kamatayan. (Mat 24:9, Gaw 
12:2) Maaaring ang pasimuno nito ay mga lider ng 
relihiyon (Mar 3:6: Gaw 24:1, 27), o maaaring isina- 
sagawa ito ng mga taong walang-kabatiran (Gen 21: 
8, 9: Gal 4:29) at walang-alam (1Ti 1:13) o ng di- 
makatuwiran at panatikong mga pulutong. (Luc 4: 
28, 29: Gaw 14:19: 17:5) Ngunit kadalasan, ang mga 
taong ito ay mga ahente lamang ng mas makapang- 
yarihan at masasamang manunulsol, ang di-nakiki- 
tang balakyot na mga puwersang espiritu.--Efe 6: 
11, 12. 

Sa unang hula na nasa Genesis 3:14, 15, patiu- 
nang sinabi ng Diyos na Jehova ang tungkol sa ali- 
tan sa pagitan ng “serpiyente” at ng “babae” at sa pa- 
gitan ng kani-kanilang “binhi.” Pinatutunayan ng 
Bibliya ang katuparan ng hulang ito. Malinaw na ipi- 
nakilala ni Jesus ang serpiyente bilang si Satanas na 
Diyablo at kasabay nito'y sinabihan niya ang mga 
umuusig sa kaniya na sila ay ‘mula sa kanilang 
amang Diyablo,” samakatuwid ay kabilang sa “bin- 
hi” nito. (Ju 8:37-59) Ipinakikita ng aklat ng Apo- 


PAG-UUSIG 


calipsis na magpapatuloy ang gayong pag-uusig 
hanggang sa panahon ng pagluklok ni Kristo bilang 
hari at sa loob ng isang yugto pagkatapos nito, sa- 
pagkat kapag si Satanas at ang kaniyang mga ang- 
hel ay inihagis sa lupa, “pag-uusigin ng dragon ang 
babae, anupat makikipagdigma sa mga nalalabi sa 
kaniyang binhi na sumusunod sa Diyos at nagpa- 
patotoo kay Jesus.” (Apo 12:7-17) Ang isang pro- 
minenteng ahente na matagal nang ginagamit ni 
Satanas ay ang “mabangis na hayop,” isang maka- 
sagisag na hayop na ipinaliliwanag sa artikulong 
Hayop, MAKASAGISAG NA MGA (Apo 13:1, 7): ang isa pa 
ay ang “Babilonyang Dakila,” na tinatalakay naman 
sa artikulong may gayong pamagat. (Apo 17:5, 6) 
Ang pakikipag-alit ni Satanas sa mga nagsisikap na 
gumawa ng kalooban ng Diyos ayon sa katuwiran at 
ang paggamit niya ng mga ahensiyang nabanggit 
ay makikita sa lahat ng yugto ng panahon ng Bibli- 
ya, gaya ng ipinakikita ng sumusunod na kasaysa- 
yan. 

Kasaysayan. Ayon kay Jesus, ang kasaysayan 
ng pag-uusig ay nagsimula noon pang panahon ng 
anak ni Adan na si Cain. (Gen 4:3-8, Mat 23:34, 35) 
Pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel dahil sa 
pag-udyok ng “isa na balakyot,” si Satanas na Diya- 
blo. (1Ju 3:12) Nakasentro sa tapat na pagsamba kay 
Jehova ang usaping nasasangkot sa pagkamatay ni 
Abel. (Heb 11:4) Nang maglaon, si Job, isang lingkod 
ng Diyos na ang pangalan ay nangangahulugang 
“Tudlaan ng Pagkapoot,” ang naging tudlaan ng ba- 
lakyot na pag-uusig na sulsol ni Satanas. Ang asawa 
at tatlong kaibigan ni Job ay mga instrumento la- 
mang na ginamit ng pangunahing kaaway na ito ng 
Diyos at ng tao, nalalaman man nila iyon o hindi. 
--Job 1:8-2:9, 19:22, 28. 

Sa ilang pagkakataon, ang mga tagapamahala ng 
Juda at Israel ay nagdulot ng paghihirap sa panta- 
nging mga kinatawan ng Diyos. Halimbawa, si Da- 
vid (“ang lalaking kalugud-lugod sa puso ng Diyos’; 
Gaw 13:22) ay naging pangunahing tudlaan ng pag- 
kapoot ni Haring Saul. (1Sa 20:31-33: 23:15, 26; Aw 
142:6) Noong panahon ng pamamahala nina Ahab 
at Jezebel, maraming propeta ni Jehova ang napili- 
tang tumakas at magtago o kaya ay pinagpapatay. 
(1Ha 18:13, 14: 19:10) Si Haring Manases ay nagbu- 
bo ng dugong walang-sala “na lubhang pagkarami- 
rami.” (2Ha 21:16) Ipinapatay ni Haring Jehoiakim si 
Urias, “isang lalaki na nanghuhula sa pangalan ni 
Jehova.” (Jer 26:20-23) Dumanas si Jeremias ng 
matinding pag-uusig sa mga kamay ng mga opisyal 
ng pamahalaan. (Jer 15:15, 17:18, 20:11, 37:15, 16, 
38:4-6) Dahil sa kawalang-katapatan ng kaniyang 
bayang Israel, may mga panahong pinahihintulutan 
ni Jehova ang ibang mga bansa na usigin sila, at 
dalhin pa nga sila sa pagkabihag.--Deu 30:7; Pan 
1:3. 


PAG-UUSIG 


May mga pagkakataon din na ang marahas na 
pag-uusig, na ginawang legal ng batas ng pamaha- 
laan, ay dinaranas niyaong mga nananatiling tapat 
kay Jehova, gaya noong ihagis sa maapoy na hurno 
ang tatlong Hebreo at nang itapon si Daniel sa mga 
leon. (Dan 3:13-20, 6:4-17) Noong naghahari ang 
Persianong si Haring Ahasuero, sumiklab ang pag- 
salakay at pag-uusig sa mga Judio sa pangkalaha- 
tan, at partikular na kay Mardokeo, dahil sa utos ng 
balakyot na si Haman na Agagita.---Es 3:1-12, 5:14. 

Maaari ring pagmulan ng pag-uusig ang da- 
ting mga kasamahan (1Pe 4:4) o mga kaibigan at 
mga kapitbahay sa sariling bayan ng isa. (Jer 1:1, 
11:21) Sinabi ni Jesus na kung minsan, ang malala- 
pit na kamag-anak, mga miyembro ng sariling sam- 
bahayan ng isa, ay nagiging marahas na mang- 
uusig niyaong mga naniniwala sa kaniya.---Mat 10: 
21, 35, 36. 

Gayunman, ang pangunahing mga taong manu- 
nulsol ng pag-uusig sa relihiyon ay ang mga taga- 
pagtaguyod ng huwad na relihiyon. Totoo ito sa kaso 
ni Jeremias. (Jer 26:11) Ganito rin ang naging kara- 
nasan ng apostol na si Pablo. (Gaw 13:6-8, 19:23-29) 
Sa kaso ni Jesus, sinasabi ng ulat na “tinipon ng mga 
punong saserdote at ng mga Pariseo ang Sanedrin 
at... si Caifas, na siyang mataas na saserdote 
nang taong iyon, ang nagsabi sa kanila: '.. . hindi 
kayo nangangatuwiran na para sa inyong kapakina- 
bangan na ang isang tao ay mamatay alang-alang 
sa bayan at upang hindi mapuksa ang buong ban- 
sa.”... Sa gayon mula nang araw na iyon ay nag- 
sanggunian silang patayin [si Jesus].” (Ju 11:47-53) 
Bago tuluyang mamatay si Jesus sa pahirapang tu- 
los, dumanas siya ng iba pang uri ng matinding 
pag-uusig sa mga kamay ng mga taong di-makadi- 
yos, mga tagasuporta ng relihiyosong mga lider 
na determinadong patayin siya.--Mat 26:67: 27:1, 
2, 26-31, 38-44. 

Pag-uusig sa mga Kristiyano. Hindi nagwa- 
kas sa pagkamatay ni Jesus ang pag-uusig sa tapat 
na mga lingkod ni Jehova. Inihula ito ng daki- 
lang Propetang ito tatlong araw bago siya ibayubay, 
nang sabihin niya sa di-tapat na Jerusalem: “Nagsu- 
sugo ako sa inyo ng mga propeta at mga taong ma- 
rurunong at mga pangmadlang tagapagturo. Ang 
ilan sa kanila ay inyong papatayin at ibabayubay, 
at ang ilan sa kanila ay inyong hahagupitin sa 
inyong mga sinagoga at pag-uusigin sa lunsod- 
lunsod, upang dumating sa inyo ang lahat ng du- 
gong matuwid na ibinubo sa lupa, mula sa dugo ng 
matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias 
na anak ni Barakias, na pinaslang ninyo sa pagitan 
ng santuwaryo at ng altar.”--Mat 23:34, 35. 

Maraming ulit ding binabalaan ni Jesus ang kani- 
yang mga alagad, na sinasabi, “Kayo ay magiging 


736 


mga tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga tao da- 
hil sa aking pangalan . . . Kapag pinag-uusig nila 
kayo sa isang lunsod, tumakas kayo patungo sa iba.” 
“Ang isang alipin ay hindi mas dakila kaysa sa ka- 
niyang panginoon. Kung pinag-usig nila ako, pag- 
uusigin din nila kayo.” “Ititiwalag kayo ng mga tao 
mula sa sinagoga. Sa katunayan, ang oras ay duma- 
rating na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay 
mag-aakalang nag-ukol siya ng sagradong pagli- 
lingkod sa Diyos. ”--Mat 10:22, 23: Ju 15:20, 16:2. 

Di-nagtagal pagkatapos ng Pentecostes 33 C.E., 
nagkaroon ng mga pag-aresto, mga pagbabanta, at 
mga pambubugbog. (Gaw 4:1-3, 21: 5:17, 18) Pagka- 
tapos ay dinakip si Esteban at binato hanggang sa 
mamatay, ngunit nakapagpatotoo muna siya laban 
sa kaniyang mga mang-uusig, na sinasabi, “Sino sa 
mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga 
ninuno? Oo, pinatay nila yaong mga nagpatalastas 
nang patiuna may kinalaman sa pagdating ng Isa na 
matuwid, na sa kaniya kayo ngayon ay naging mga 
tagapagkanulo at mga mamamaslang.” (Gaw 7:52- 
60: tingnan din ang Heb 11:36, 37.) Ang pagpaslang 
kay Esteban ay sinundan ng matinding pag-uusig 
na pinangunahan noon ni Saul ng Tarso, anupat da- 
hil dito ay nangalat ang kongregasyon ng Jerusa- 
lem, ngunit lumawak naman ang gawaing panga- 
ngaral ng mabuting balita. (Gaw 8:1-4, 9:1, 2) Nang 
maglaon, ipinapatay ni Herodes Agripa I si Santiago 
na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng tabak at ma- 
lamang na ganito rin ang gagawin niya kay Pedro 
kung hindi ito makahimalang iniligtas ng anghel ni 
Jehova sa kalaliman ng gabi.--Gaw 12:1-11. 

Nang makumberte siya sa Kristiyanismo, si Saul 
na mang-uusig ay naging si Pablo na pinag-uusig, 
gaya ng sabi niya, sa pamamagitan ng di-sana- 
nararapat na kabaitan ni Jehova. Naganap ito nang 
sa wakas ay matanto niya na ang Panginoon mismo 
ang nilalabanan niya. (Gaw 9:4, 5: 22:4, 7, 8: 26:11, 
14, 15: 1Co 15:9: Gal 1:13, 23, Fil 3:6) Mula sa ulat ng 
kaniyang ministeryo at mga paglalakbay pagkatapos 
niyaon, makikita natin kung paanong si Pablo na- 
man ang dumanas ng maraming pag-uusig sa mga 
kamay ng mga kaaway ng Kristiyanismo.---Gaw 
13:50, 2Co 6:3-5, 11:23-25; Gal 5:11, 2Ti 3:10, 11. 

Iniuulat ng sekular na kasaysayan ang pag-uusig 
ng mga awtoridad ng Imperyo ng Roma sa mga 
Kristiyano mula noong mga araw ni Nero at pagka- 
tapos niyaon. (Tingnan ang KRISTIYANO.) Iba't iba ang 
mga paratang, ngunit waring laging iisa ang layu- 
nin, samakatuwid nga, ang pagsupil sa Kristiya- 
nismo. 

Wastong Saloobin Hinggil sa Pag-uusig. 
Kung tinutupad ng isa ang mga utos ng Diyos bi- 
lang isang Kristiyano, imposibleng makaiwas siya sa 
pag-uusig, sapagkat “lahat niyaong mga nagnana- 
sang mabuhay na [ipinagpatuloy sa pahina 753] 


Ang Probinsiya 


ng Galilea 


737 


ANG Galilea, na nasa hilagang 
Palestina, ay isang probinsiyang 
maunlad at matao noong pana- 
hon ng Bibliya. Hanggang sa 
ngayon, ang heograpikong ka- 
anyuan nito ay kaakit-akit 

- aang malalim at asul na Dagat 
ng Galilea, ang baku-bakong 
hilagaang kalupaan, at ang ma- 
tatabang kapatagan. (Larawan 
sa ibaba) Sa magandang rehi- 
yong ito ginugol ni Jesus ang 
kalakhang bahagi ng kaniyang 
buhay sa lupa, yamang pinalaki 
siya sa lunsod ng Nazaret sa 
Galilea.--Mat 2:21-23: Luc 2: 
511, 537k, 


Ang pagsasaka, pagpapastol, 
at pangingisda ay karaniwang 
mga hanapbuhay ng mga 
taga-Galilea, at ipinahihiwatig 
ito sa maraming talinghaga 
ni Jesus. Ang karaniwang 
mga taga-Galilea na masisikap 


at masisipag ay hinahamak ng 
mga Pariseo at mga punong sa- 
serdote sa Jerusalem. Dahil sa 
naiibang punto ng mga taga- 
Galilea, madali silang makilala 


ng kanilang mga kapuwa Judio. 


--Mat 26:73. 


Sa Galilea naganap ang ilan 
sa namumukod-tanging mga 
pangyayari sa ministeryo ni Je- 
sus. Sa isang gilid ng bundok 
sa Capernaum, binigkas ni Je- 
sus ang kaniyang bantog na 
Sermon sa Bundok. (Mat 5: 

1, 2) Dito sa Galilea, maka- 
himala niyang pinagaling ang 
maraming tao.--Mar 1:32-34, 
6:53-56; Ju 4:46-54. 


Paano tinanggap sa Galilea 
ang pangangaral at mga hi- 
mala ni Jesus? Nang mangaral 
siya sa Nazaret na kaniyang 
sariling bayan, noong pasimu- 


la ay namangha ang mga 

tao sa kaakit-akit na mga sa- 
litang lumalabas sa kaniyang 
bibig.” Ngunit matapos silang 
ihambing ni Jesus sa mga 
Israelita noong mga araw ni 
Elias at Eliseo, tinangka nilang 
patayin siya. (Luc 4:22-30) Ga- 
yunman, sa pangkalahatan ay 
napakahusay ng pagtugon ng 
mga taga-Galilea sa ministeryo 
ni Jesus. Kaya naman, ang una 
niyang mga alagad ay kinuha 
niya mula sa mga taga-Gali- 
lea, at ang lahat ng kaniyang 
mga apostol (posibleng mali- 
ban kay Hudas Iscariote) ay 
mga taga-Galilea. (Mat 4:18- 
22, Luc 6:12-16) Ang grupo 
ng mga 120 alagad na tumang- 
gap ng banal na espiritu noong 
araw ng Pentecostes 33 C.E. ay 
mga taga-Galilea.--Gaw 1:15; 
PAETE 


Ang matabang Kapatagan ng Jezreel, at nasa likod nito sa kaliwa ang Bundok Tabor 


see Hangganan ng Probinsiya 
mm Lansangan 


SPILL MO, g s 
ASA 


Ur zA AE S; ; 
şBetsaidi 7A 
AG 


Dagat ng 
Galilea 


kuha ng satelayt 


Mga guho ng Cana. Dito ay 
ginawa ni Jesus na mainam na 


alak ang tubig (Ju 2:1-11) 


Ang Nain gaya ng makikita sa ngayon. 
Dito ay lubhang pinagalak ni Jesus ang 
isang balo nang buhayin niyang muli ang 
anak na lalaki nito (Luc 7:11-17) 


Mga guho ng Capernaum sa 
hilagang-kanlurang baybayin ng 
Dagat ng Galilea. Ang sinagoga 
noong unang siglo ay nasa ibaba 
ng mas bagong sinagoga na 
ipinakikita rito. Mula sa lugar 
na ito ay pumili si Jesus ng mga 
mangingisda at isang maniningil 
ng buwis upang maging mga 
apostol (Mat 4:18-22: 9:9) 


Mga guho ng Corazin, isang lunsod na 
pinagwikaan ni Jesus dahil hindi nagsisi 
ang mga tumatahan dito (Luc 10:13) 


Ang Tiberias, kung saan nanirahan si Herodes Antipas, 
na tagapamahala ng distrito, at maliwanag na ang 
dako kung saan pinatay si Juan na Tagapagbautismo 
(Mar 6:21-28) 


Ang mabungang Kapatagan ng Genesaret, 
kung saan nagsagawa si Jesus ng maraming 
makahimalang pagpapagaling (Mat 14:34-36) 


Sa Palibot ng Dagat ng Galilea 


740 


ANG loobang tubig-tabang na 
lawa na tinatawag na Dagat 
ng Galilea, Dagat ng Tiberias, 
o Lawa ng Genesaret, ay napa- 
lilibutan ng mga burol sa hi- 
lagang Palestina. (Larawan sa 
ibaba) Tulad ng hiyas sa isang 
malalim na lunas, ang lawa ay 
mga 210 m (700 piye) ang ka- 
babaan mula sa kapantayan ng 
dagat. Ito ay may haba na mga 
21 km (13 mi) at lapad na mga 
12 km (7.5 mi). Maraming na- 
mumukod-tanging pangyayari 
sa ministeryo ni Jesus ang naga- 
nap kapuwa sa lawang ito at sa 
palibot nito. 


Sa ilang pagkakataon, nag- 
salita si Jesus mula sa isang 
bangka sa mga pulutong na 
nagkakatipon sa baybayin ng 
dagat na ito. (Mar 4:1, 2) Ang 
Capernaum, isang lunsod sa hi- 
lagang baybayin, ay nakilala bi- 


lang ang “sariling lunsod” ni 
Jesus, bagaman madalas siyang 
naglalakbay noon. (Mat 9:1, 
Mar 2:1) Naglakad si Jesus sa 


ibabaw ng tubig ng dagat na ito 
at nagpakita siya malapit dito 

matapos siyang buhaying-muli. 
-Ju6:T1, 16-21, 21:1, 4-19. 


eCorazin 


Betsaida 
Capernaum S 
a 


Tiberias e) 


MGA LOKASYON SA MAPA 
Lakip ang Kaugnay na mga Kasulatan 


Betsaida Mar 8:22-26; Luc 
9:10-17; 10:13 
Capernaum Luc 4:31-41; Mat 
9:1-13; 11:23 
Corazin Mat 11:20-22 
Dagat Mat 14:24-34; 
ng Galilea Mar 4:35-41; 
Luc 5:1-11 
Gadara Mat 8:28-34 
Kapatagan Mat 14:34-36 


ng Genesaret 
Magadan Mat 15:39-16:4 


Tiberias Mat 14:1-11 


Mga Pangyayari Bago ang Kamatayan ni Kristo 741 


ANG mga pangyayari bago ang 
kamatayan ni Jesus ay naganap 
sa loob at sa palibot ng Jerusa- 
lem. Dito, ang Anak ng Diyos 
ay iniharap sa bansa bilang 
ang Hari nito. Habang papalapit 
siya sa lunsod, isang karamihan 
ng mga alagad ang sumigaw: 
“Pinagpala ang Isa na dumara- 
ting bilang Hari sa pangalan ni 


Jehova!” (Luc 19:37, 38) Ngu- 
nit itinakwil siya ng mga lider 
ng relihiyon ng bansa at may- 
kabulaanan siyang pinaratangan 
na inuudyukan niyang maghi- 
magsik ang taong-bayan. Nang 
ang Romanong gobernador na 
si Poncio Pilato ay tuwirang 
magtanong kay Jesus kung siya 
ba ay isang hari, sumagot si 


Jesus: “Ang kaharian ko ay hin- 
di bahagi ng sanlibutang ito.” 
(Larawan sa ibaba) Nang iharap 
mismo ni Pilato si Jesus sa mga 
Judio, na sinasabi: “Tingnan nin- 


yo! Ang inyong hari!” ang mga 


punong saserdote ay sumagot: 
“Wala kaming hari kundi si Ce- 
sar. --Ju 18:33-38, ko 14,15. 


Sa itaas: Batong 
may pangalan ni 
Poncio Pilato sa 
Latin: natuklasan 
noong 19061 


Kung Kailan at Kung Saan Naganap ang mga Pangyayari 


NISAN 9 
Betania 
Patungo sa Jerusalem 


NISAN 10 
Jerusalem, sa templo 


NISAN 11 
Jerusalem, sa templo 


Bundok ng mga Olibo, 
sa silangan ng Jerusalem 


NISAN 12 


Jerusalem 


NISAN 13 
Malapit sa Jerusalem at 
sa loob nito 


FO 


Ju 12:29 
Luc 19:29-44 


Mar 11:15-18 


Mat 21:23-24:2: 
Luc 21:1-4 
Mat 24:3-25:46 


Luc 22:1-6 


Luc 22:7-13 


Golgota (09) 


Tore ng 


po 


NISAN 14 


Jerusalem 


Hardin ng Getsemani, 
sa silangan ng Jerusalem 


Jerusalem, sa bahay 
ni Caifas 


Jerusalem, sa bulwagan 
ng Sanedrin 


Jerusalem, sa palasyo 
ng gobernador 


Golgota, sa labas 
ng Jerusalem 


Tipunang-tubjg 


O ng Betzata 


Antonia 


Golgota (?) 
o 


Bulwagan ng 
Sanedrin (?) 


Palasyo ng 
Gobernador 


Caifas (?) 
o 


W 
TJipynang-tubigN, 
Ag Siloam 


Hardin ng 
H Getsemani (?) 


Ju 13:1-17:26: 
Mat 26:26-29 


Mat 26:36-56 

Ju 18:13, 24, 
Mat 26:57-75 

Luc 22:66-71 


Ju 18:28-19:16 


Luc 23:33-46 


N8 mga Olibo 


ANG JERUSALEM 
at ang 
NAKAPALIBOT 
NA LUPAIN 


Ang mga numero ay 
tumutukoy sa kasalukuyang 
taas ayon sa metro 


Nisan 14: Bago siya ibayubay, 
pinasinayaan niya ang Memoryal 
ng kaniyang kamatayan 


Nisan 9: Habang papasok si Kristo sa 
Jerusalem, ibinunyi siya bilang Hari 


Nisan 10: Pinalayas niya 
mula sa templo ang mga 
gumagamit nito para sa 
pangangalakal 


Nisan 11: Inihula niya ang 
wakas ng lumang sistema at 
ang panahon ng kaniyang 
pagkanaririto bilang Hari 
taglay ang makalangit na 
kaluwalhatian 


Ang Paglaganap ng Kristiyanismo 


744 


BAGO umakyat sa langit si 
Jesu-Kristo noong 33 C.E., ibi- 
nigay niya sa kaniyang mga 
tagasunod ang atas na ito: 
“Kayo ay magiging mga sak- 

si ko kapuwa sa Jerusalem at 

sa buong Judea at Samaria at 
hanggang sa pinakamalayong 
bahagi ng lupa.” (Gaw 1:8) Na- 
ging tapat sila sa kanilang atas. 


Pagkaraan ng sampung 
araw, noong Pentecostes, bu- 
maba ang banal na espiritu sa 
mga 120 alagad na naghihintay 
sa Jerusalem, at nagsimula si- 
lang magsalita “tungkol sa 
mariringal na mga bagay ng 
Diyos.” (Gaw 2:1-4, 11) Nang 
araw ring iyon, mga 3,000 ang 


nabautismuhan. (Gaw 2:37-41) 
Sa loob ng maikling pana- 
hon, “pinuno ng mga alagad 
ng kanilang turo ang Jerusa- 
lem. (Gaw 5:27, 28, 40-42) 
Ano ang naging resulta? “Ang 
bilang ng mga alagad ay pa- 
tuloy na lubhang dumami sa 
Jerusalem.”--Gaw 6:7. 


Mula sa Jerusalem, ang 
gawaing pagpapatotoo ay 
lumaganap. Dahil sa pagsalan- 
sang sa kanilang pagpapatotoo 
sa Jerusalem, ang mga alagad ay 
nangalat sa buong Judea at Sa- 
maria. Muli, nagbunga ito ng 
pagdami.--Gaw 8:1, 4, 14-17. 


Noong 36 C.E., dinala ng 
apostol na si Pedro ang ma- 


buting balita sa Cesarea, kung 
saan si Cornelio at ang kani- 
yang sambahayan, ang unang 
di-tuling mga Gentil na na- 
kumberte, ay binautismuhan. 
(Gaw 10) Kasunod niyaon, 
lumilitaw na nagsimula sa 
Antioquia ng Sirya ang siste- 
matikong pagpapatotoo sa mga 
di-Judio. Bilang resulta, “isang 
malaking bilang ng mga na- 
ging mananampalataya ang 
bumaling sa Panginoon.” (Gaw 
11:20, 21) Mula noon, ang 
gawaing pagpapatotoo ay lu- 
maganap sa iba pang mga 
bansa at literal na umabot 
“hanggang sa pinakamalayong 
bahagi ng lupa.” 


Mga Lugar Kung Saan 
Puspusang Gumawa 
ang mga Kristiyano 


Mga Lugar na 
Napaabutan ng 
Mabuting Balita 


Noong Unang Siglo 


“@ Jerusalem 


Lab 


7 NN ED XHIA 
Do bagal Nag 
K) 


& 
Babilonya e. NG 


Modelo ng unang-siglong templo kung saan 
ipinakikita ang Kolonada ni Solomon sa 
gawing silangan. Ang mga apostol ay 
puspusang nagsagawa ng ministeryo 

sa lugar na ito (Gaw 3:11: 5:12) 


Mga guhong Romano 

sa Samaria. Ang distrito 
ng Samaria ang unang 
rehiyon sa labas ng Judea 
kung saan ipinadala ang 
mga apostol para ipangaral 
ang Kristiyanong mabuting 
balita (Gaw 8:1-5) 


Ang daungang lunsod ng Jope. Dito, binigyan ang apostol na si Pedro ng isang 
pangitain na nag-uutos sa kaniya na mangaral sa di-tuling mga Gentil (Gaw 10:9-29) 


sanag -~ 


ma E a E l "a ~ 


pea a p 


wt! 


Ang Ministeryo ng Apostol na si Pablo 


746 


MATAPOS atasan ni Jesus 

si Pablo upang maging apostol 
sa mga bansa, buong-sigasig 
nitong ginampanan ang kani- 
yang gawain. (Ro 11:13) Naka- 
rating siya sa Ciprus at Asia 
Minor sa kaniyang unang pag- 
lalakbay bilang misyonero. Iti- 
napon siya sa labas ng mga 
lunsod ng galit na mga mang- 
uumog, anupat pinagbabato pa 
nga at iniwan sa pag-aakalang 


patay na siya. Ngunit bumalik 
siya upang palakasin yaong 
mga naging alagad. 

Noong kaniyang ikalawang 
paglalakbay, nakarating siya 
hanggang sa Macedonia at 
Gresya. Dito ay nakapagpato- 
too siya sa Areopago sa Atenas, 
gaya ng nakalarawan sa ibaba. 


Noong ikatlong paglalakbay 
ni Pablo, nangaral siya nang 


mga tatlong taon sa Efeso, 
isang salubungang-dako ng da- 
igdig na Romano. Pagkatapos 
ay pumaroon siya sa Macedonia 
at Gresya upang patibayin ang 
mga kongregasyon doon. 


Habang siya ay bilanggo 
ng pamahalaang Romano, sina- 
mantala ni Pablo ang panahon 
sa pagsulat ng kinasihang mga 
liham na bahagi ng Bibliya sa 
ngayon. 


Unang paglalakbay: 
Ikalawang paglalakbay: 
Ikatlong paglalakbay: 


Amfipolis 


Tesalonica, 


Gaw 13:1-14:28 
Gaw 15:36-18:22 
Gaw 18:23-21:19 


PE UNANG PAGLALAKBAY NI 
a AEAN PABLO BILANG MISYONERO 
TG h “aaa Ruta ni Pablo 


IKALAWANG 
PAGLALAKBAY NI PABLO 
BILANG MISYONERO 


44444 Ruta ni Pablo 
— — — Lansangan 


w- — 


a T~ 
Antioquia 77 


IKATLONG 
PAGLALAKBAY NI PABLO 
BILANG MISYONERO 


44444 Ruta ni Pablo 
— — — Lansangan 


Cesarea 


K ana 


Sa Damasco, sa lansangan na tinatawag 
na Tuwid. Pagkatapos na makumberte, 
ang nabulag na si Saul ay inakay 
patungo sa isang tahanan sa 
lansangang ito (Gaw 9:3-16) 


Dulaan sa Efeso kung saan nagkagulo 
ang mga mananamba ni Artemis 
(nakasingit na larawan) upang 
magprotesta laban sa pangangaral 

ni Pablo (Gaw 19:29-41) 


Pix 
AB 
PA X 


dia] > 


Mga guho ng Antioquia 
sa Pisidia. Pagkatapos ng 
kaniyang mahusay na 
pagpapatotoo sa sinagoga 
rito, itinapon si Pablo ng 
galít na mga mang-uumog 
sa labas ng lunsod 

(Gaw 13:14-50) 


Kinikilalang lugar ng bilangguan ni Pablo sa Filipos. 
Si Pablo ay binugbog at ibinilanggo sa lunsod na ito, 
ngunit ang tagapagbilanggo at ang sambahayan nito 
ay naging mga Kristiyano (Gaw 16:19-34) 


Pader ng sinaunang 
Tesalonica. Nangatuwiran 
si Pablo mula sa 
Kasulatan sa mga 
tagarito, ngunit dahil dito 
ay pinagkagulo ng galit 
na mga mang-uumog 
ang lunsod (Gaw 17:1-9) 


Mga guho ng sinaunang Corinto (ibaba), 
at sa likuran ay ang Acrocorinth. Sinikap 

ni Pablo na patibayin ang mga Kristiyano 
sa Corinto laban sa imoral na paraan ng 

pamumuhay na nakapalibot sa kanila 


7 
až 


sa ngayon (kanan). Nasa unahan sa gawing 
kanan ang Areopago, kung saan nagdiskurso 
si Pablo 


Si Pablo ay pinabantayan 
sa isang bahay sa Roma 
sa loob ng dalawang taon: 
noong panahong iyon ay 
sumulat siya ng limang 
kinasihang liham sa mga 
kapuwa Kristiyano 


Patungo sa Roma 


bilang isang bilanggo: 


Gaw 23:11-28:31 


a A 
Regio : $ 9 
Siracusa 
MALTA o i 
pe CRETA 
CAUDA o CIPRUS 


o 
Dagat Medigeran” 


PAGLALAKBAY NI PABLO 
PATUNGONG ROMA 
Ruta ni Pablo 


CILICIA 


Sidon 


ka 


Winasak ng mga Romano ang Jerusalem 


751 


Noong 66 C.E., pagkatapos 
maghimagsik ang mga Judio, du- 
mating laban sa Jerusalem ang 
mga hukbong Romano sa pangu- 
nguna ni Cestio Gallo. Ngunit, 
ayon sa komento ni Josephus, 
“biglang pinabalik [ni Gallo] ang 
kaniyang mga hukbo, . . . at, ta- 
liwas sa inaakala ng lahat, uma- 
lis sila sa lunsod.” Nagbigay ito 
a Kristiyano ng pagkakata- 


NANG malapit na siyang ma- 
matay noong 33 C.E., tinawag 

ni Jesus ang Jerusalem na “ang 
pumapatay ng mga propeta at 
bumabato sa mga isinugo sa ka- 
niya.” Sa kabuuan, itinaguyod ng 
lunsod ang dati nitong landasin 
at itinakwil nito ang Anak ng 
Diyos.--Mat 23:37. 


Inihula ni Jesus kung ano ang 
mangyayari: “Ang mga araw ay 
darating sa iyo na ang iyong 
mga kaaway ay magtatayo sa 
paligid mo ng kuta na may 
mga tulos na matutulis.” 
(Luc 19:41-44) Sinabi rin 
niya: “Kapag nakita ninyo 
ang Jerusalem na napaliligiran 
ng nagkakampong mga hukbo, 
kung magkagayon . . . yaong 
mga nasa Judea ay magsimula 
nang tumakas patungo sa mga 
bundok.”- Luc 21:20, 21. 


o 


nag 


Mga baryang Romano s 
na nagpapaalaala sa pagkawasak 
ng Jerusalem noong 70 C.E. 


ong tumakas mula sa Jerusalem, 
na ginawa naman nila. Di-nagta- 
gal at bumalik ang mga hukbong 
Romano sa pangunguna ni Tito. 
Sa pagkakataong ito'y nagtayo 
sila ng “kuta na mga tulos na 
matutulis,” isang nakapalibot na 
bakod na 7.2 km (4.5 mi) ang 
haba. Pagkatapos kubkubin nang 
mga limang buwan, ang lunsod 
ay lubusang winasak at ang tem- 
plo ay ginawang kaguhuan. Pag- 
karaan ng tatlong taon, noong 
73 C.E., binihag ng mga huk- 
bong Romano ang huling moog 
ng mga Judio, ang tanggulan ng 
Masada na nasa taluktok ng bun- 
dok. (Tingnan sa ibaba.) 


Idiniriin ng pagkawasak ng 
Jerusalem ang kahalagahan ng 
pagbibigay-pansin sa mga hula 
sa Bibliya. 


MERT 
bkob at pagwasak ng 
Romano sa Jerusalem, 70 C.E. 


Makikita sa Arko ni Tito sa Roma ang mga kawal na 
Romanong may dalang mga samsam mula sa templo 


753 


[karugtong ng pahina 736] may makadiyos na de- 
bosyon may kaugnayan kay Kristo Jesus ay pag- 
uusigin din.” (2Ti 3:12) Gayunman, nagagawang ba- 
tahin ng mga tunay na Kristiyano ang lahat ng uri ng 
balakyot na pag-uusig at napananatili pa rin nila ang 
isang maligayang saloobin na hindi napopoot at nag- 
hahangad ng masama sa mga mang-uusig. Ito'y sa- 
pagkat nauunawaan nila ang mga usaping nasasang- 
kot---ang pinagmumulan ng pag-uusig at kung bakit 
ito pinahihintulutan. Sa halip na magtaka at mag- 
alala dahil sa gayong mga karanasan, nagsasaya si- 
lang makibahagi kay Kristo sa pagsubok na ito sa 
pagkamatapat sa ilalim ng pag-uusig.---1Pe 4:12-14. 
Gayunman, dapat tiyakin ng isang Kristiyano na 
siya ay nagdurusa dahil sa katuwiran. Ipinakikita ng 
ulat at parisan ng Bibliya na ang pakikibahagi sa pu- 
litika, pagsasabuwatan, o anupamang uri ng krimen 
ay hindi dapat na maging dahilan upang pag-usigin 
ang isa. Bilang pagdiriin dito, humihimok ang apos- 
tol: “Panatilihing mainam ang inyong paggawi sa 
gitna ng mga bansa, upang, sa bagay na sinasalita 
nila laban sa inyo na gaya ng mga manggagawa ng 
kasamaan, luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng ka- 
niyang pagsisiyasat bilang resulta ng inyong maii- 
nam na gawa na dito sila ay mga saksi.” (1Pe 2:11, 
12) Sinundan niya ito ng payo tungkol sa pagpapasa- 
kop sa mga opisyal ng pamahalaan, sa mga may-ari 
ng mga alipin, sa mga asawang lalaki, anupat bi- 
nanggit niya ang halimbawa ni Kristo Jesus bilang 
huwarang dapat sundin. (1Pe 2:13-25, 3:1-6) Maaa- 
ring maging maligaya ang isang Kristiyano kung 
nagdurusa siya alang-alang sa katuwiran (1Pe 3:13, 
14) ngunit hindi siya kailanman dapat magdusa “bi- 
lang isang mamamaslang o magnanakaw o mang- 
gagawa ng kasamaan o bilang isang mapakialam sa 
mga bagay-bagay ng ibang tao.”--- 1Pe 4:15, 16. 
Pinahahalagahan din ng mga Kristiyano ang gan- 
timpalang naghihintay sa mga nagbabata. May kina- 
laman sa gantimpalang ito, ipinahayag ni Jesus: “Ma- 
ligaya yaong mga pinag-usig dahil sa katuwiran, 
yamang ang kaharian ng langit ay sa kanila.” (Mat 
5:10) Ang kaalaman tungkol sa pag-asa sa pagkabu- 
hay-muli pati ang kaalaman tungkol sa Isa na siyang 
Pinagmumulan ng paglalaang iyon ay nagpapalakas 
sa kanila. Pinatitibay sila nito na maging matapat sa 
Diyos kahit na pinagbabantaan silang patayin ng ma- 
rarahas na mang-uusig. Dahil sa kanilang pananam- 
palataya sa naisakatuparan ng kamatayan ni Jesus, 
napalaya na sila mula sa pagkatakot sa gayong kama- 
tayan. (Heb 2:14, 15) Mahalaga ang pangkaisipang sa- 
loobin ng isang Kristiyano upang makapag-ingat siya 
ng katapatan sa ilalim ng panggigipit ng pagsalan- 
sang. “Panatilihin ninyo sa inyo ang pangkaisipang 
saloobing ito na nasa kay Kristo Jesus din, na... na- 
ging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, kama- 
tayan sa pahirapang tulos.” (Fil 2:5-8) “Dahil sa kaga- 


PAHAT-MOAB 


lakang inilagay sa harap [ni Jesus] ay nagbata siya 
ng pahirapang tulos, na hinahamak ang kahihiyan.” 
--Heb 12:2, tingnan din ang 2Co 12:10, 2Te 1:4, 1Pe 
2:21-23. 

Mahalagang salik din ang saloobin ng Kristiyano 
sa mga mang-uusig mismo. Ang pag-ibig sa mga 
kaaway ng isa at pagpapala roon sa mga salansang 
ay nakatutulong sa isang tao upang makapagbata. 
(Mat 5:44: Ro 12:14: 1Co 4:12, 13) Alam din ng Kris- 
tiyano ang bagay na ito: Sinumang nag-iiwan ng ta- 
hanan at mga kamag-anak alang-alang sa Kaharian 
ng langit ay pinangangakuan ng sandaang ulit pa, 
ngunit “kasama [rin] ng mga pag-uusig.” (Mar 10:29, 
30) Totoo na hindi lahat ng nakaririnig sa mabuting 
balita ng Kaharian ay makapagbabata ng matinding 
pag-uusig, at ang ilan ay baka lumihis sa mga usa- 
pin upang makaiwas sa suliranin. (Mat 13:21, Gal 
6:12) Ngunit mas makabubuting manalig sa lakas ni 
Jehova, anupat nananalangin gaya ni David ukol sa 
kaligtasan mula sa mga mang-uusig, palibhasa'y 
nababatid na hindi iiwan ng Diyos ang kaniyang 
mga lingkod sa kagipitan. Sa gayon ay masasabi ng 
isa ang gaya ng sinabi ng apostol: “Lubusan tayong 
nagtatagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa 
atin.”--Aw 7:1: 2Co 4:9, 10; Ro 8:35-37. 


PAGWASAK. Tingnan ang PAGPUKSA, PAGWASAK. 
PAGYUKOD. 


NG KATAWAN. 


PAHAT-MOAB [Gobernador ng Moab]. Pinag- 
mulan ng isang pamilya sa Israel. Kung isa siyang 
opisyal na namamahala sa Moab, gaya ng maaaring 
ipinahihiwatig ng pangalan niya, malamang na iyon 
ay noong panahong pinamumunuan ng Juda ang 
Moab. Gayunman, ang paghawak niya ng gayong 
posisyon ay hindi pa rin matiyak, yamang walang 
sinasabing personal na bagay tungkol sa kaniya sa 
ulat ng Kasulatan. 

Ang mga inapo ni Pahat-moab na nakatala sa 
Ezra at Nehemias ay pawang nabuhay pagkaraan 
ng pagkatapon. Ilan sa kanila ang bumuo sa ikala- 
wang pinakamalaking pamilya na bumalik kasama 
ni Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 6, Ne 
7:11) Nang makabalik si Ezra noong 468 B.C.E., anu- 
pat mas maraming inapo ni Pahat-moab ang suma- 
ma sa kaniya, ang ilan sa unang pangkat (o ang ka- 
nilang mga supling) ay kumuha ng mga asawang 
banyaga, ngunit tumugon sila sa payo ni Ezra na 
paalisin ang mga iyon. (Ezr 8:1, 4: 10:30, 44) Ang 
isa pang nagmula sa pamilyang ito, si Hasub, ay tu- 
mulong kay Nehemias na magkumpuni ng pader ng 
Jerusalem, at ang isang inapo o kinatawan nila ay 
nagpatotoo rin sa pamamagitan ng tatak sa kasun- 
duan ng katapatan na iniharap di-nagtagal pagkata- 
pos nito.--Ne 3:11: 9:38, 10:1, 14. 


Tingnan ang PosisyoN AT KILOS 


PAHIRAP 


PAHIRAP. Ang salitang Griego na basani'zo 
(at ang kaugnay na mga termino) ay lumilitaw 
nang mahigit 20 ulit sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. Ito'y pangunahin nang nangangahulugang 
“pagsubok sa pamamagitan ng batong panubok 
[ba'sa'nos]" at, kung palalawakin ang pagkakapit, 
“suriin o tanungin sa pamamagitan ng pagpapahi- 
rap.” Itinatawag-pansin ng mga leksikograpo na sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, ginagamit ito sa 
diwa ng “panliligalig sa pamamagitan ng mga na- 
kapipighating kirot, pagiging niligalig, binagabag.' 
--Mat 8:29; Luc 8:28, Apo 12:2. 

Ginamit ng Bibliya ang ba-sa'ni'z0o sa maraming 
pagkakataon. Halimbawa, isang alilang lalaki na 
may sakit na paralisis ang “lubhang napahihirapan” 
(NW) o “pinahihirapan ng kirot” (NE) na dulot nito. 
(Mat 8:6, ihambing ang 4:24.) Gayundin, “pinahihi- 
rapan [ni Lot] ang kaniyang kaluluwa” (Ro) o siya'y 
“naligalig” (Mo, RS) dahil sa mga gawang tampala- 
san ng mga tao sa Sodoma. (2Pe 2:8) Ginagamit pa 
nga ang salitang ito may kinalaman sa mahirap na 
paglalayag ng isang bangka.---Mat 14:24, Mar 6:48. 

Ang Griegong pangngalang ba:sa-ni:stes' na lumi- 
litaw sa Mateo 18:34 ay isinasalin bilang “mga taga- 
pagbilanggo" sa ilang salin (AT, Fn, NW: ihambing 
ang Mat 18:30) at “mga tagapagpahirap” naman sa 
iba. (AS, KJ, JB) Kung minsan, ang pagpapahirap ay 
ginagamit sa mga bilangguan upang makakuha ng 
impormasyon (ihambing ang Gaw 22:24, 29, na 
nagpapakitang ginagawa ito noon, bagaman hindi 
ginamit ang ba-sa'niZzo sa ulat na iyon), kaya nang 
maglaon, ang ba-sa-ni'stes' ay ikinapit sa mga taga- 
pagbilanggo. May kinalaman sa paggamit nito sa 
Mateo 18:34, ganito ang komento ng The Inter- 
national Standard Bible Encyclopaedia: “Malamang, 
ang pagkabilanggo mismo ay itinuring na isang 'pa- 
hirap (at walang alinlangang gayon nga ito), at ang 
kahulugan lamang ng "mga tagapagpahirap ay mga 
tagapagbilanggo.” (Inedit ni J. Orr, 1960, Tomo V, 
p. 2999) Kung gayon, ang pagbanggit sa Apocalip- 
sis 20:10 tungkol sa mga “pahihirapan . . . araw 
at gabi magpakailan-kailanman” ay maliwanag na 
nagpapahiwatig na sila'y malalagay sa kalagayang 
napipigilan. Ipinahihiwatig ng katulad na mga ulat 
sa Mateo 8:29 at Lucas 8:31 na ang isang kalagayang 
napipigilan ay maaaring tukuyin bilang “pahirap.” 
--Tingnan ang LAWA NG Apoy. 

Tinutukoy ng ilang komentarista ang paggamit 
ng Bibliya sa salitang “pahirap” upang suportahan 
ang turo ng walang-hanggang pagdurusa sa apoy. 
Gayunman, gaya ng naipakita na, may maka-Kasu- 
latang dahilan upang maniwala na hindi ganiyan 
ang diwa ng Apocalipsis 20:10. Sa katunayan, ipina- 
kikita ng talata 14 na “ang lawa ng apoy,” kung saan 
nagaganap ang pahirap, ay aktuwal na nanganga- 


754 


hulugang ang “ikalawang kamatayan.” At bagaman 
binanggit ni Jesus ang tungkol sa isang taong ma- 
yaman na “nasa paghihirap” (Luc 16:23, 28), gaya 
ng ipinakikita ng artikulong LAZARO (Blg. 2), hindi li- 
teral na karanasan ng isang tunay na tao ang inila- 
larawan ni Jesus kundi, sa halip, siya ay naglalahad 
ng isang ilustrasyon. Naglalaan ang Apocalipsis ng 
maraming iba pang halimbawa kung saan ang “pa- 
hirap” ay maliwanag na may diwang makatalingha- 
ga o makasagisag, gaya ng ipinakikita ng konteksto. 
--Apo 9:5: 11:10, 18:7, 10. 


PAHIRAPANG TULOS. Isang kasangkapan 
na gaya niyaong kinamatayan ni Jesu-Kristo sa pa- 
mamagitan ng pagbabayubay. (Mat 27:32-40, Mar 
15:21-30, Luc 23:26, Ju 19:17-19, 25) Sa klasikal na 
Griego, ang salita (stauros') na isinalin bilang “pa- 
hirapang tulos” sa Bagong Sanlibutang Salin ay pa- 
ngunahin nang tumutukoy sa isang patindig na tu- 
los, o poste, at walang katibayan na ginamit ito ng 
mga manunulat ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan upang tumukoy sa isang tulos na may nakapa- 
halang na biga.--Tingnan ang PAGBABAYUBAY, Int, 
p. 1149-1151. 

Ang aklat na The Non-Christian Cross, ni John 
Denham Parsons, ay nagsasabi: “Wala ni isang pa- 
ngungusap sa alinman sa maraming akdang bumu- 
buo sa Bagong Tipan, na, sa orihinal na Griego, ay 
nagbibigay kahit ng di-tuwirang katibayan na wari 
bang ang stauros na ginamit sa kaso ni Jesus ay iba 
pa sa pangkaraniwang stauros, wala ring katibayan 
na wari bang binubuo iyon, hindi ng iisang piraso 
ng kahoy, kundi ng dalawang piraso na magkapako 
sa anyong isang krus. . . . Nakapanlilinlang ang gi- 
nawa ng ating mga guro sa pagsasalin ng salitang 
stauros bilang ‘krus’ kapag isinasalin nila sa ating 
katutubong wika ang mga Griegong dokumento ng 
Simbahan, at na suportahan ang pagkilos na iyan sa 
pamamagitan ng paglalagay ng 'krus' sa ating mga 
leksikon bilang kahulugan ng stauros nang hindi 
maingat na ipinaliliwanag na ang pinakamahalaga 
ay na hindi iyan ang pangunahing kahulugan ng sa- 
lita noong mga araw ng mga Apostol, na hindi iyan 
ang pangunahing katuturan nito kundi noong da- 
kong huli na lamang, at nagkagayon lamang, kung 
nagkagayon nga, dahil, bagaman walang katiba- 
yang susuporta rito, sa di-malamang kadahilanan 
ay ipinalagay na ang partikular na stauros kung 
saan pinatay si Jesus ay may gayong partikular na 
hugis.”--London, 1896, p. 23, 24. 

Kung Bakit Kinailangang Mamatay si Jesus 
sa Isang Tulos. Nang panahong ibigay ng Diyos 
na Jehova ang kaniyang kautusan sa mga Israelita, 
tinanggap nila ang obligasyong sundin ang mga ka- 
hilingan nito. (Exo 24:3) Gayunman, bilang mga 
inapo ng makasalanang si Adan, hindi nila iyon na- 


755 


sunod nang lubusan. Sa dahilang ito, sila'y napasa- 
ilalim sa sumpa ng Kautusan. Upang maalis sa 
kanila ang pantanging sumpang ito, si Jesus ay ki- 
nailangang ibitin sa isang tulos gaya ng isang isi- 
numpang kriminal. May kinalaman dito ay sumulat 
ang apostol na si Pablo: “Ang lahat niyaong sumasa- 
lig sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sum- 
pa, sapagkat nasusulat: Sumpain ang bawat isang 
hindi nananatili sa lahat ng bagay na nakasulat sa 
balumbon ng Kautusan upang isagawa ang mga 
iyon.”... Sa pamamagitan ng pagbili ay pinalaya 
tayo ni Kristo mula sa sumpa ng Kautusan sa pama- 
magitan ng pagiging isang sumpa na kapalit natin, 
sapagkat nasusulat: Isinumpa ang bawat tao na na- 
kabayubay sa tulos." "---Gal 3:10-13. 

Makasagisag na Paggamit. Kung minsan, ang 
“pahirapang tulos” ay kumakatawan sa mga pagdu- 
rusa, kahihiyan, o pahirap na nararanasan ng isa bi- 
lang tagasunod ni Jesu-Kristo. Gaya ng sinabi ni 
Jesus: “Sinumang hindi tumanggap sa kaniyang pa- 
hirapang tulos at sumunod sa akin ay hindi karapat- 
dapat sa akin.” (Mat 10:38; 16:24; Mar 8:34: Luc 9:23: 
14:27) Ginagamit din ang pananalitang “pahirapang 
tulos” upang kumatawan sa kamatayan ni Jesus sa 
tulos, na naging dahilan upang maging posible ang 
katubusan mula sa kasalanan at ang pakikipagka- 
sundo sa Diyos.--1Co 1:17, 18. 

Ang kamatayan ni Jesus sa pahirapang tulos ang 
naging saligan upang alisin ang Kautusan, na siyang 
naghiwalay sa mga Judio at sa mga di-Judio. Kaya 
naman, sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa pa- 
kikipagkasundo na naging posible dahil sa kamata- 
yan ni Jesus, kapuwa ang mga Judio at mga di-Judio 
ay maaaring maging “isang katawan sa Diyos... sa 
pamamagitan ng pahirapang tulos.” (Efe 2:11-16, 
Col 1:20, 2:13, 14) Naging katitisuran ito sa mara- 
ming Judio yamang iginiit nila na mahalaga ang 
pagtutuli at ang panghahawakan sa Kautusang Mo- 
saiko upang matamo ang pagsang-ayon ng Diyos. 
Kaya naman sumulat ang apostol na si Pablo: “Mga 
kapatid, kung nangangaral pa rin ako ng pagtutuli, 
bakit pa ako pinag-uusig? Kung gayon nga, ang ka- 
titisuran ng pahirapang tulos ay napawi na.” (Gal 
5:11) “Lahat niyaong mga nagnanais na magpakita 
ng kalugud-lugod na kaanyuan sa laman ang siyang 
mga pumipilit sa inyo na magpatuli, upang huwag 
lamang silang pag-usigin dahil sa pahirapang tulos 
ng Kristo, si Jesus. Huwag nawang mangyari na ako 
ay maghambog, malibang sa pahirapang tulos ng 
ating Panginoong Jesu-Kristo, na sa pamamagitan 
niya ang sanlibutan ay naibayubay sa akin at ako 
naman sa sanlibutan.” (Gal 6:12, 14) Dahil ipinaha- 
yag niya na ang kamatayan ni Jesus sa pahirapang 
tulos ang tanging saligan upang matamo ang kalig- 
tasan, si Pablo ay pinag-usig ng mga Judio. Bunga 
ng pagpapahayag na ito, sa paningin ng apostol, ang 


PAKAHULUGAN, PAGPAPAKAHULUGAN 


sanlibutan ay naging gaya ng isang bagay na ibina- 
yubay, hinatulan, o patay, samantalang minalas na- 
man siya ng sanlibutan nang may pagkapoot, gaya 
ng isang kriminal na nakabayubay sa isang tulos. 

Ang mga taong yumakap sa Kristiyanismo suba- 
lit nang maglaon ay bumaling sa imoral na paraan 
ng pamumuhay ay nagiging “mga kaaway ng pahi- 
rapang tulos ng Kristo.” (Fil 3:18, 19) Ipinakikita ng 
kanilang mga pagkilos na wala silang pagpapahala- 
ga sa mga pakinabang na dulot ng kamatayan ni Je- 
sus sa pahirapang tulos. Kanilang 'niyurakan ang 
Anak ng Diyos at itinuring na may pangkaraniwang 
halaga ang dugo ng tipan na sa pamamagitan nito 
ay pinabanal sila.'”---Heb 10:29. 


PAKAHULUGAN, PAGPAPAKAHULU- 
GAN. Sa Bibliya, may dalawang uri ng tagapag- 
bigay-kahulugan. Maaaring isa siyang tagapagsalin, 
isa na nagtatawid ng kahulugan ng mga salitang bi- 
nigkas o isinulat sa isang wika sa mga taong nagba- 
basa o nagsasalita ng ibang wika, at maaari niya 
itong gawin nang bibigan o sa sulat. Sa kabilang 
dako, ang isang tagapagbigay-kahulugan ay maaa- 
ring isa na nagpapaliwanag ng mga hula sa Bibliya, 
anupat nagbibigay sa iba ng kahulugan, kahalaga- 
han, at unawa hinggil sa makahulang mga panagi- 
nip, mga pangitain, at mga mensahe na mula sa 
Diyos. 

Pagsasalin. Dahil sa paggulo sa wika ng mga 
tao noong itinatayo ang Tore ng Babel, ang pamilya 
ng tao ay biglang naging isang lahi na may iba't 
ibang wika. Ito naman ay nagbangon ng isang ba- 
gong propesyon, ang pagiging interprete o tagapag- 
salin. (Gen 11:1-9) Pagkalipas ng mga limang siglo, 
upang maikubli ni Jose ang kaniyang pagkatao bi- 
lang kanilang kapatid, gumamit siya ng isang taga- 
pagsalin noong nakikipag-usap siya sa kaniyang 
mga kapatid na Hebreo sa wikang Ehipsiyo. (Gen 
42:23) Ang isang anyo ng salitang Hebreo na lits 
(alipustain, libakin) ay isinasaling “tagapagsalin” sa 
tekstong ito. Kung minsan, ang salita ring ito ay isi- 
nasaling “tagapagsalita” kapag tumutukoy sa isang 
sugo na bihasa sa isang banyagang wika, gaya ni- 
yaong “mga tagapagsalita ng mga prinsipe ng Babi- 
lonya” na isinugo upang makipag-usap kay Ha- 
ring Hezekias ng Juda.---2Cr 32:31. 

Ang kaloob na pagsasalita ng mga wikang banya- 
ga ay isa sa mga paghahayag ng ibinuhos na banal 
na espiritu ng Diyos sa tapat na mga alagad ni Kris- 
to noong Pentecostes 33 C.E. Gayunman, hindi ito 
katulad ng naganap sa Kapatagan ng Sinar 22 siglo 
bago nito. Sapagkat, sa halip na mapalitan ng isang 
bagong wika ang kanilang orihinal na wika, nanati- 
li sa mga alagad na ito ang kanilang inang-wika at 
kasabay nito ay nakapagsalita sila ng mga wika ng 
mga banyaga tungkol sa mariringal na mga bagay 


PAKAHULUGAN, PAGPAPAKAHULUGAN 


ng Diyos. (Gaw 2:1-11) Kalakip ng kakayahang ito 
na magsalita ng iba't ibang wika, may iba pang ma- 
kahimalang mga kaloob ng espiritu na ipinagkaloob 
sa mga miyembro ng sinaunang kongregasyong 
Kristiyano, kabilang na ang kaloob na pagsasalin ng 
mga wika. Binigyan din ng tagubilin ang mga Kris- 
tiyano may kinalaman sa wastong paggamit sa ka- 
loob na ito.--1Co 12:4-10, 27-30, 14:5, 13-28. 

Ang pinakakahanga-hangang halimbawa ng pag- 
sasalin ng mga wika ay ang pagsasalin ng Bibliya sa 
napakaraming wika, isang napakalaking trabaho na 
tumagal nang maraming siglo. Sa ngayon, ang Ak- 
lat na ito, buo man o ilang bahagi lamang, ay ma- 
babasa sa mahigit na 3,000 wika. Gayunman, wala 
sa mga saling ito o sa mga tagapagsalin ng mga ito 
ang kinasihan. Ayon sa kasaysayan, ang gayong ga- 
wain ng pagsasalin ay nagsimula noon pang ikat- 
long siglo B.C.E. nang pasimulan ang paggawa sa 
Griegong Septuagint kung saan ang kinasihang Ba- 
nal na Kasulatan sa Hebreo at Aramaiko, ang 39 na 
aklat gaya ng pagkakakilala ngayon sa mga ito, ay 
isinalin sa karaniwang Griego, o Koine, ang inter- 
nasyonal na wika noong panahong iyon. 

Ang mga manunulat ng 27 aklat ng Bibliya na 
bumubuo sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, anu- 
pat kinumpleto ng mga aklat na ito ang kanon ng 
Bibliya, ay madalas sumipi mula sa Hebreong Kasu- 
latan. Lumilitaw na kung minsan ay ginagamit nila 
ang Griegong Septuagint sa halip na personal na 
magsalin mula sa tekstong Hebreo ng Kasulatan. 
(Ihambing ang Aw 40:6 [39:7, LXX] sa Heb 10:5.) 
Gayunman, gumawa rin sila ng maituturing na ma- 
layang mga pagsasalin, gaya ng makikita kung pag- 
hahambingin ang Oseas 2:23 at Roma 9:25. Ang 
isang halimbawa kung saan sila gumawa ng saling 
nagpapakahulugan, sa halip na isang literal na salin, 
ay mapapansin kung paghahambingin ang Deute- 
ronomio 30:11-14 at Roma 10:6-8. 

Kadalasan, isinasalin ng mga manunulat na ito ng 
Bibliya ang mga pangalan ng mga tao, mga titulo, 
mga lugar, at mga pananalita para sa kapakinaba- 
ngan ng kanilang mga mambabasa. Ibinigay nila 
ang kahulugan ng mga pangalang gaya ng Cefas, 
Bernabe, Tabita, Bar-Jesus, at Melquisedec (Ju 1:42; 
Gaw 4:36, 9:36, 13:6, 8; Heb 7:1, 2); gayundin ang 
mga kahulugan ng mga titulong Emmanuel, Rabbi, 
at Mesiyas (Mat 1:23: Ju 1:38, 41), ang kahulugan ng 
mga lugar tulad ng Golgota, Siloam, at Salem (Mar 
15:22, Ju 9:7: Heb 7:2), at mga salin ng mga termi- 


nong “Talita kumi” at “Eli, Eli lama sabaktani?” 


--Mar 5:41, 15:34. 

Ayon sa sinaunang patotoo nina Jerome, Eusebi- 
us Pamphili, Origen, Irenaeus, at Papias, unang isi- 
nulat ni Mateo ang kaniyang ulat ng Ebanghelyo sa 
wikang Hebreo. Hindi kilala kung sino ang nagsalin 
ng Ebanghelyong ito sa Griego nang bandang huli. 


756 


Kung si Mateo mismo ang gumawa niyaon, gaya ng 
iniisip ng ilan, sa gayon ay ito lamang ang kilalang 
kinasihang salin ng Kasulatan. 

Sa klasikal na Griego, ang salitang her.meneuo 
ay kadalasang nangangahulugang “ipaliwanag, big- 
yang-kahulugan.” Sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan, may kahulugan itong “isalin.” (Ju 1:42, 9:7; 
Heb 7:2) Kahawig ito ng pangalan ng Griegong 
diyos na si Hermes (Mercury), na itinuturing ng si- 
naunang mga mitologo hindi lamang bilang isang 
mensahero, sugo, at tagapagbigay-kahulugan para 
sa mga diyos kundi ang patron din ng mga manu- 
nulat, mga tagapagsalita, at mga tagapagsalin. Ti- 
nawag ng mga pagano sa Listra si Pablo na “Her- 
mes, yamang siya ang nangunguna sa pagsasalita.” 
(Gaw 14:12) Ang unlaping meta” ay nagpapahi- 
watig ng “isang pagbabago,” kaya kapag idinag- 
dag sa her.meneuvo, ang resulta ay ang salitang 
mether.me-neu'omai, isang salita na lumilitaw din 
sa Bibliya nang ilang ulit. Ito ay nangangahulugang 
“baguhin o isalin mula sa isang wika tungo sa ibang 
wika,” at lagi itong nasa tinig na balintiyak [passive 
voice], gaya ng “kapag isinalin.”--Mat 1:23. 

Pagpapakahulugan sa Hula. Ang dierme- 
neu o ay isang mas malalim at mas masidhing anyo 
ng her-meneu 0o. Kadalasa'y ginagamit ito may kina- 
laman sa pagsasalin ng mga wika (Gaw 9:36, 1Co 
12:30), ngunit nangangahulugan din ito ng “lubu- 
sang ipaliwanag: lubusang bigyang-kahulugan.” Sa- 
makatuwid, dier.meneu'o ang salitang ginamit ni 
Lucas sa paglalahad kung paanong si Jesus, habang 
nasa daan patungo sa Emaus kasama ng dalawa sa 
kaniyang mga alagad, ay nagsimulang magsalita 
tungkol sa mga akda ni Moises at ng mga propeta, at 
pagkatapos ay “binigyang-kahulugan niya sa kanila 
ang mga bagay na may kinalaman sa kaniyang sa- 
rili sa lahat ng Kasulatan.” Nang maglaon, sinabi ng 
dalawang alagad na iyon sa iba ang tungkol sa ka- 
nilang karanasan, kung paanong ‘lubusang binuk- 
san ni Jesus ang Kasulatan” sa kanila.--Luc 24:13- 
15, 25-32. 

Kabaligtaran naman nito ang kahulugan ng 
dy-serme'neu-tos. Ginamit ito ni Pablo at masusum- 
pungan lamang ito sa Hebreo 5:11, anupat nanga- 
ngahulugang “mahirap bigyang-kahulugan,” sama- 
katuwid nga, “mahirap maipaliwanag.”---Tingnan 
ang Int. 

Ang isa pang salitang Griego na isinaling “pagpa- 
pakahulugan” ay epily-sis, mula sa pandiwa na lite- 
ral na nangangahulugang “kalagan o pakawalan" 
(samakatuwid nga, ipaliwanag o lutasin). Ang tunay 
na hula ay hindi nagmumula sa ipinahayag na mga 
opinyon o mga pakahulugan ng mga tao, kundi sa 
halip ay nagmumula sa Diyos. Kaya naman isinu- 
lat ni Pedro: “Walang hula ng Kasulatan ang nag- 
mumula sa anumang sariling pagpapakahulugan 


757 


[epily'seos] . . . kundi ang mga tao ay nagsalita 
mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na 
espiritu.” (2Pe 1:20, 21) Kung gayon, ang mga hula 
sa Bibliya ay hindi kailanman produkto ng matatali- 
nong pangangatuwiran at mga prediksiyon ng mga 
tao batay sa kanilang personal na pagsusuri sa mga 
pangyayari sa tao o mga kalakaran ng tao. 

Malinaw ang kahulugan ng ilang hula noon, kaya 
naman hindi na kinailangan pa ang pagpapakahulu- 
gan, gaya noong gamitin ang isang propeta upang 
ihula na ang mga Judeano ay 'yayaon sa pagkabihag 
sa hari ng Babilonya nang pitumpung taon' o na ang 
Babilonya ay magiging “isang tiwangwang na kagu- 
huan.’ Sabihin pa, hindi laging nalalaman ang pana- 
hon ng katuparan, bagaman sa ilang kaso ay tuwi- 
ran din itong binabanggit. Gayunman, maraming 
hula o partikular na mga bahagi ng mga hula ang 
bahagya lamang na nauunawaan noong panahong 
ibigay ang mga ito, anupat ang lubos na pagkauna- 
wa o pagpapakahulugan sa mga ito ay naghihintay 
ng takdang panahon ng Diyos upang linawin ang 
mga ito. Totoo ito sa ilang hula ni Daniel at sa ilang 
hula may kinalaman sa Mesiyas at sa sagradong li- 
him na dito ay sangkot ito.--Dan 12:4, 8-10, 1Pe 
1:10-12. 

Walang nagawa ang lahat ng mahikong saserdote 
ng Ehipto kung tungkol sa pagpapakahulugan sa 
mga panaginip ni Paraon na pinasapit ng Diyos. 
“Walang tagapagbigay-kahulugan sa mga iyon para 
kay Paraon.” (Gen 41:1-8) Pagkatapos ay itinawag- 
pansin kay Paraon na noon ay nabigyan ni Jose ng 
tamang pakahulugan ang mga panaginip ng pu- 
nong katiwala ng kopa at ng punong magtitinapay 
ni Paraon. (Gen 40:5-22: 41:9-13) Gayunman, may 
kaugnayan doon ay hindi inangkin ni Jose ang kara- 
ngalan kundi ibinaling niya ang pansin nila kay Je- 
hova bilang ang Tagapagbigay-kahulugan ng mga 
panaginip, na sinasabi, “Hindi ba ang mga pakahu- 
lugan ay sa Diyos?” (Gen 40:8) Kaya nang tawagin 
siya sa harap ni Paraon upang bigyang-kahulugan 
ang panaginip ng hari, ipinahayag ni Jose: “Hindi 
ako ang dapat isaalang-alang! Ang Diyos ang mag- 
papatalastas ng ikabubuti ni Paraon.” (Gen 41:14-16) 
Pagkarinig sa pagpapakahulugan, kinilala maging ni 
Paraon na si Jose ay ʻisa na kinaroroonan ng espiri- 
tu ng Diyos, sapagkat “ipinaalam sa iyo [kay Jose] 
ng Diyos ang lahat ng ito. ”---Gen 41:38, 39. 

Sa katulad na paraan, ginamit ng Diyos si Daniel 
upang ipaalam ang pakahulugan ng mga panaginip 
ni Nabucodonosor. Pagkatapos na manalangin muna 
sa Diyos upang maunawaan ang lihim at makuha 
ang sagot sa pamamagitan ng isang pangitain sa 
gabi, dinala si Daniel sa harap ng hari upang ipaa- 
laala rito ang nalimutang panaginip at pagkata- 
pos ay ibigay ang pakahulugan nito. (Dan 2:14-26) 
Sa kaniyang introduksiyon, ipinaalaala ni Daniel sa 


PAKIKIAPID 


hari na hindi nabigyang-kahulugan ng lahat ng ma- 
rurunong na tao, salamangkero, mahikong saserdo- 
te, at astrologo nito ang panaginip. “Gayunman,” 
ang pagpapatuloy ni Daniel, “may umiiral na Diyos 
sa langit na isang Tagapagsiwalat ng mga lihim, ... 
sa ganang akin, hindi dahil sa anumang karunu- 
ngan na nasa akin nang higit kaysa sa kanino pa 
mang buhay kung kaya ang lihim na ito ay isiniwa- 
lat sa akin, maliban sa layon na ang pakahulugan ay 
maipaalam sa hari.”---Dan 2:27-30. 

Noong ikalawang pagkakataon naman, nang ang 
panaginip ng hari may kinalaman sa isang mala- 
king punungkahoy na pinutol ay hindi mabigyang- 
kahulugan ng lahat ng mga mahikong saserdote, 
mga salamangkero, mga Caldeo, at mga astrologo, 
muling tinawag si Daniel, at muling naidiin na ang 
hula ay nagmula sa Diyos. Sa isang waring pagkila- 
la sa bagay na ito, sinabi ng hari kay Daniel: “Nala- 
laman kong lubos na ang espiritu ng mga banal na 
diyos ay sumasaiyo,” at “ikaw ay may kakayahan, 
sapagkat ang espiritu ng mga banal na diyos ay su- 
masaiyo. ”---Dan 4:4-18, 24. 

Pagkaraan ng ilang taon, noon mismong gabing 
bumagsak ang Babilonya sa mga Medo at mga Per- 
siano, ang may-edad nang lingkod na ito ni Jehova, 
si Daniel, ay muli na namang tinawag upang big- 
yang-kahulugan ang isang mensahe ng Diyos para 
sa isang hari. Nang pagkakataong ito, isang ma- 
hiwagang kamay ang sumulat ng MENE, MENE, 
TEKEL, PARSIN sa pader ng palasyo noong panahon 
ng piging ni Belsasar. Pawang hindi nabigyang- 
kahulugan ng marurunong na tao ng Babilonya ang 
mahiwagang sulat na iyon. Pagkatapos ay naalaala 
ng inang reyna na naroon pa si Daniel, ang isa na 
“kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na diyos,” 
gayundin ng “kaliwanagan at kaunawaan at karu- 
nungan na gaya ng karunungan ng mga diyos." Sa 
pagbibigay-kahulugan sa sulat, na isang hula mis- 
mo, muling dinakila ni Daniel si Jehova bilang ang 
Diyos ng tunay na hula.---Dan 5:1, 5-28. 


PAKIKIAPID. Bawal na seksuwal na pagsisi- 
ping ng mga hindi mag-asawa ayon sa Kasulatan. 
Ang pandiwang Hebreo na za-nah' at ang kaugnay 
na mga anyo nito ay nagtatawid ng ideya ng pagpa- 
patutot, imoral na pakikipagtalik, pakikiapid, o pros- 
titusyon. (Gen 38:24: Exo 34:16, Os 1:2: Lev 19:29) 
Ang salitang Griego na isinalin bilang “pakikiapid” 
ay por-nei'a. May kinalaman sa mga katuturan ng 
por-nei'a, sinasabi ni B. F. Westcott sa kaniyang ak- 
lat na Saint Paul's Epistle to the Ephesians (1906, 
p. 76): “Ito ang pangkalahatang termino para sa la- 
hat ng bawal na pakikipagtalik, (I) pangangalunya: 
Os. ii. 2, 4 (LXX.); Mat. v. 32, xix. 9; (2) bawal na pag- 
aasawa, I Cor. v. I; (3) pakikiapid, ang karaniwang 
diwa gaya rito [Efe 5:3].” Binibigyang-katuturan ng 


PAKIKIAPID 


Greek-English Lexicon of the New Testament ni 
Bauer (nirebisa nina F. W. Gingrich at F. Danker, 
1979, p. 693) ang por-nei'a bilang “prostitusyon, ka- 
rumihang-asal, pakikiapid, ng bawat uri ng bawal 
na seksuwal na pakikipagtalik.” Ang porneia ay nag- 
sasangkot sa napakaimoral na paggamit ng (mga) 
ari ng kahit isa man lamang tao, gayundin, maaa- 
ring may dalawa o higit pang partido (kabilang ang 
isa pang taong sumasang-ayon o isang hayop), ka- 
sekso man o hindi. (Jud 7) Ang panggagahasa ay 
pakikiapid, ngunit sabihin pa, ang isa na sapilitang 
ginahasa ay hindi nagkasala ng pakikiapid. 

Nang isagawa ng Diyos ang unang kasalan ng 
mga tao, sinabi niya: “Iyan ang dahilan kung bakit 
iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang 
ina at pipisan siya sa kaniyang asawa at sila ay ma- 
giging isang laman.” (Gen 2:24) Dito, ang paman- 
tayang itinakda para sa lalaki at babae ay mo- 
nogamya, at hindi ipinahintulot ang seksuwal na 
pakikipagtalik sa iba't ibang kapareha. Gayundin, 
hindi inaasahan na magkakaroon ng diborsiyo at 
muling pag-aasawa sa iba.---Tingnan ang DIBORSIYO. 

Sa patriyarkal na lipunan, kinapootan ng tapat na 
mga lingkod ng Diyos ang pakikiapid, ito man ay sa 
pagitan ng mga taong walang-asawa, ipinakipagti- 
pan, o may-asawa, at itinuring itong isang kasala- 
nan laban sa Diyos.---Gen 34:1, 2, 6, 7, 31, 38:24-26, 
39:7-9. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Sa ilalim ng Kautu- 
sang Mosaiko, ang isang lalaking nakiapid sa isang 
babaing hindi pa naipakikipagtipan ay kailangang 
magpakasal sa babae at magbayad sa ama nito ng 
halagang pambili para sa mga kasintahang babae 
(50 siklong pilak; 8110), at hindi niya siya maaaring 
diborsiyuhin sa lahat ng kaniyang mga araw. Kahit 
tumanggi ang ama ng babae na ibigay ito upang 
mapangasawa niya, kailangang bayaran ng lalaki sa 
ama ang halagang pambili. (Exo 22:16, 17: Deu 22: 
28, 29) Gayunman, kung ang babae ay naipakipag- 
tipan na, ang lalaki ay babatuhin hanggang sa ma- 
matay. Kung sumigaw ang babae noong siya'y di- 
nahas, hindi siya parurusahan, ngunit kung ang 
babaing ipinakipagtipan ay hindi sumigaw (anupat 
nagpapahiwatig ng pagsang-ayon), papatayin din 
siya.---Deu 22:23-27. 

Ang kabanalan ng pag-aasawa ay idiniin ng batas 
na nagpaparusa ng kamatayan sa isang babaing 
nagpakasal habang nagkukunwaring isang birhen, 
anupat lihim palang nakiapid. Kung ang isang lalaki 
ay may-kabulaanang magparatang sa kaniyang asa- 
wa ng gayong krimen, iyon ay itinuturing na pagda- 
dala ng malaking kadustaan sa sambahayan ng ama 
ng babae. Para sa mapanirang-puring pagkilos ng la- 
laki, siya ay “didisiplinahin” ng mga hukom, marahil 
sa pamamagitan ng pamamalo, at pagmumultahin 


758 


ng 100 siklong pilak ($220), anupat ang salapi ay ibi- 
bigay naman sa ama ng babae. (Deu 22:13-21) Ang 
pagpapatutot ng anak na babae ng isang saserdote 
ay nagdadala ng kadustaan sa sagradong katungku- 
lan nito. Ang babaing iyon ay papatayin, pagkatapos 
ay susunugin siya bilang isa na karima-rimarim. 
(Lev 21:9, tingnan din ang Lev 19:29.) Ang pakikia- 
pid sa pagitan ng mga taong may-asawa (panganga- 
lunya) ay isang paglabag sa ikapitong utos at kara- 
pat-dapat sa parusang kamatayan para sa dalawang 
kasangkot.---Exo 20:14: Deu 5:18: 22:22. 

Kung ang isang lalaki ay nakiapid sa isang alilang 
babae na nakatalaga sa ibang lalaki, ngunit hindi pa 
siya natutubos o napalalaya, ilalapat ang kaparusa- 
han, ngunit hindi sila papatayin. (Lev 19:20-22) Ma- 
liwanag na ito'y dahil hindi pa malaya ang babae at 
wala pa siyang ganap na kontrol sa kaniyang mga 
pagkilos, di-tulad ng isang malayang babaing ipina- 
kipagtipan. Ang halagang pantubos ay hindi pa na- 
babayaran, o sa paanuman ay hindi pa lubusang 
nababayaran, at siya'y isang alila na tali pa sa kani- 
yang panginoon. 

Nang ang bayarang propeta na si Balaam ay hin- 
di makapagdala ng sumpa sa Israel sa pamamagi- 
tan ng panghuhula, nakasumpong siya ng paraan 
upang magalit sa kanila ang Diyos: sa pamamagitan 
ng pag-akit sa kanila sa maling pagnanasa sa paki- 
kipagtalik. Sa pamamagitan ng mga babae ng Moab, 
inakit niya ang mga Israelita na magsagawa ng ma- 
ruming pagsamba sa Baal ng Peor na nagsasangkot 
ng pagsamba sa ari ng lalaki, anupat dahil dito ay 
24,000 sa mga anak ni Israel ang namatay.--Bil 
25:1-9: 1Co 10:8 (malamang, 1,000 ulo ng bayan 
ang pinatay at ibinitin sa mga tulos [Bil 25:4] at ang 
iba pa ay pinuksa sa pamamagitan ng tabak o ng sa- 
lot). 

Ipinagbabawal sa mga Kristiyano. Ibinalik 
ni Jesu-Kristo ang orihinal na pamantayan ng Diyos 
hinggil sa monogamya (Mat 5:32, 19:9) at ipinakita 
niya ang kabalakyutan ng pakikiapid sa pamamagi- 
tan ng paghahanay nito kasama ng pagpaslang, 
pagnanakaw, balakyot na pangangatuwiran, bula- 
ang patotoo, at pamumusong. Itinawag-pansin niya 
na ang mga ito ay nagmumula sa loob ng isang tao, 
mula sa kaniyang puso, at nagpaparungis sa kaniya. 
(Mat 15:19, 20, Mar 7:21-23) Nang maglaon, ang lu- 
pong tagapamahala ng kongregasyong Kristiyano, 
na binubuo ng mga apostol at matatandang lalaki sa 
Jerusalem, ay sumulat sa mga Kristiyano noong 
mga 49 C.E., anupat binabalaan sila laban sa pakiki- 
apid, at inihanay itong kasama ng idolatriya at ng 
pagkain ng dugo.---Gaw 15:20, 29, 21:25. 

Itinawag-pansin ng apostol na si Pablo na ang pa- 
kikiapid ay isa sa mga gawa ng laman, kabaligtaran 
ng mga bunga ng espiritu ng Diyos, at nagbabala 
siya na ang nagsasagawa ng mga gawa ng laman ay 


759 


hindi magmamana ng Kaharian. (Gal 5:19-21) Nag- 
payo siya na dapat patayin ng isang Kristiyano ang 
kaniyang katawan “may kinalaman sa pakikiapid.” 
(Col 3:5) Sa katunayan, nagbabala siya na hindi man 
lamang ito dapat maging paksa ng usapan ng mga 
Kristiyano na dapat maging banal. Sa katulad na pa- 
raan, hindi dapat bigkasin ng mga Israelita ang mga 
pangalan ng mga paganong diyos. Hindi ito nanga- 
ngahulugan na hindi nila bababalaan ang kanilang 
mga anak tungkol sa mga diyos na ito, kundi, hindi 
nila dapat banggitin ang mga ito nang may anu- 
mang pagpapakundangan.---Efe 5:3; Exo 23:13. 

Ang pakikiapid ay isang paglabag na maaaring 
ikatiwalag ng isang indibiduwal mula sa kongregas- 
yong Kristiyano. (1Co 5:9-13: Heb 12:15, 16) Ipinali- 
wanag ng apostol na ang Kristiyanong nakikiapid ay 
nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan, 
anupat ginagamit sa imoral na layunin ang kani- 
yang mga sangkap sa pag-aanak. Nagkakaroon ito 
ng malubha at masamang epekto sa kaniya sa espi- 
rituwal na paraan, nagdudulot ng karungisan sa 
kongregasyon ng Diyos, at naghahantad sa kaniya 
sa panganib ng nakamamatay na mga sakit na nai- 
lilipat sa pamamagitan ng pagtatalik. (1Co 6:18, 19) 
Pinanghihimasukan niya ang mga karapatan ng ka- 
niyang mga kapatid na Kristiyano (1Te 4:3-7) sa pa- 
mamagitan ng (1) pagpapasok ng karumihan at ka- 
dusta-dustang kahibangan sa loob ng kongregasyon 
(Heb 12:15, 16), (2) pagkakait sa isa na pinakiapiran 
niya ng isang malinis na katayuang moral at, kung 
ang isang iyon ay walang-asawa, pagkakait sa isang 
iyon ng malinis na katayuan kapag pumasok iyon sa 
pag-aasawa, (3) pagkakait sa kaniyang sariling pa- 
milya ng isang malinis na rekord sa moral, gayun- 
din (4) pagkakasala sa mga magulang, asawang la- 
laki, o katipan ng isa na kaniyang pinakiapiran. 
Ipinagwawalang-halaga niya, hindi ang tao, na ang 
mga batas ay maaaring kumukunsinti o humahatol 
sa pakikiapid, kundi ang Diyos, na maglalapat ng ka- 
parusahan para sa kaniyang kasalanan.---1Te 4:8. 

Makasagisag na Paggamit. Ang bansang Is- 
rael, na nasa pakikipagtipan sa kaniya, ay tinukoy 
ng Diyos na Jehova bilang isang “asawang babae.” 
(Isa 54:5, 6) Nang ang bansa ay maging di-tapat sa 
kaniya, anupat ipinagwalang-bahala siya at humi- 
ngi ng tulong sa ibang mga bansa na gaya ng Ehip- 
to at Asirya at nakipag-alyansa sa mga ito, ang Is- 
rael ay naging gaya ng isang di-tapat na asawang 
babae, isang mapangalunya, isang patutot, isa na 
nakikiapid sa iba't ibang lalaki. (Eze 16:15, 25-29) 
Gayundin, kung ang mga Kristiyanong nakaalay sa 
Diyos, o nag-aangking may gayong kaugnayan sa 
kaniya, ay maging di-tapat sa pamamagitan ng pag- 
sasagawa ng huwad na pagsamba o sa pamamagi- 
tan ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan, sila ay tina- 
tawag na mga mangangalunya.---San 4:4. 


PAKIKIPAGKASUNDO 


May kinalaman sa makasagisag na kahulugan ng 
pornei'a sa ilang teksto, ganito ang sabi ni F. Zo- 
rell (Lexicon Graecum Novi Testamenti, Paris, 1961, 
tud. 1106): “Pag-aapostata mula sa tunay na pana- 
nampalataya, lubusan man o bahagya, pagtalikod 
mula sa iisang tunay na Diyos na si Jahve at pagba- 
ling sa mga banyagang diyos [4Ha 9:22, Jer 3:2, 9; 
Os 6:10 atbp.: sapagkat ang buklod ng Diyos sa ka- 
niyang bayan ay itinuring na gaya ng isang uri ng 
espirituwal na pag-aasawa]: Apo 14:8, 17:2, 4: 18:3; 
19:2.”--Kaniya ang mga braket, ang 4Ha sa Grie- 
gong Septuagint ay katumbas ng 2Ha sa tekstong 
Masoretiko. 

Ang Babilonyang Dakila, na inilarawan sa aklat 
ng Bibliya na Apocalipsis bilang isang patutot, ay 
sumasagisag sa isang bagay na may kinalaman sa 
relihiyon. Ang kaniyang iba't ibang mga sekta, ang 
“Kristiyano” at ang pagano, ay nag-aangking mga 
organisasyon ng tunay na pagsamba. Ngunit naki- 
sama siya sa mga tagapamahala ng sanlibutang ito 
para sa kapangyarihan at materyal na pakinabang, 
at “pinakiapiran [siya] ng mga hari sa lupa.” Ang ka- 
niyang maruming landasin ng pakikiapid ay naging 
karima-rimarim sa paningin ng Diyos at nagdulot 
ng lansakang pagbububo ng dugo at matinding ka- 
bagabagan sa lupa. (Apo 17:1-6: 18:3) Dahil sa kani- 
yang landasin, daranas siya ng kahatulan ng Diyos 
para sa mga nagsasagawa ng pakikiapid, samakatu- 
wid nga, pagkapuksa.--Apo 17:16, 18:8, 9. 


PAKIKIPAGKAMAY. 
AT KILOS NG KATAWAN. 


PAKIKIPAGKASUNDO. Ang salitang “ma- 
kipagkasundo” ay nangangahulugang ibalik ang 
pagkakasuwato o ang ugnayan bilang magkaibigan, 
gayundin, ayusin o lutasin, gaya ng paglutas sa 
mga di-pagkakasundo. Sa Griego, ang mga salitang 
nauugnay sa pakikipagkasundo ay hinalaw sa pan- 
diwang al-las'so, na may saligang kahulugan na “ba- 
guhin, ibahin. ”---Gaw 6:14, Gal 4:20, Int. 

Dahil dito, ang tambalang anyo na ka-tallas'so, 
bagaman may saligang kahulugan na “makipagpa- 
lit,” ay nagkaroon ng kahulugan na “makipagkasun- 
do.” (Ro 5:10) Ginamit ni Pablo ang pandiwang ito 
nang tukuyin niya ang 'pakikipagkasundong muli" 
ng isang babae sa asawa na kaniyang hiniwalayan. 
(1Co 7:11) Ang kaugnay na diaallas'so-mai ay lumi- 
litaw naman sa Mateo 5:24 sa mga tagubilin ni Je- 
sus na dapat munang “makipagpayapaan” ang isang 
tao sa kaniyang kapatid bago siya maghandog ng 
kaloob sa altar. 

Pakikipagkasundo sa Diyos. Sa liham ni Pab- 
lo sa mga taga-Roma at sa ilan pang mga liham, gi- 
namit niya ang ka-tallas'so at apo-ka-tallas'so (isang 
pinasidhing anyo) nang talakayin niya kung paano 


Tingnan ang POSISYON 


PAKIKIPAGKASUNDO 


maipagkakasundong muli ang tao sa Diyos sa pama- 
magitan ng hain ni Kristo Jesus. 

Kailangan ang gayong pakikipagkasundo sa Diyos 
dahil ang tao ay napalayo o napahiwalay sa Kaniya, 
nasira ang pagkakaibigan nila, at higit pa riyan, nag- 
karoon sila ng alitan. Nangyari ito dahil sa pagkaka- 
sala ng unang taong si Adan at sa ibinunga nitong 
pagkamakasalanan at di-kasakdalan na minana ng 
lahat ng kaniyang mga inapo. (Ro 5:12, ihambing 
ang Isa 43:27.) Kaya naman masasabi ng apostol na 
“ang pagsasaisip ng laman ay nangangahulugan ng 
pakikipag-alit sa Diyos, sapagkat hindi ito napasasa- 
kop sa kautusan ng Diyos, ni maaari mang magka- 
gayon [dahil sa minanang di-kasakdalan at pagka- 
makasalanan]. Kaya yaong mga kasuwato ng laman 
ay hindi makapagpapalugod sa Diyos.” (Ro 8:7, 8) 
Umiiral ang gayong alitan dahil ang sakdal na mga 
pamantayan ng Diyos ay hindi nagpapahintulot na 
sang-ayunan o kunsintihin niya ang kamalian. (Aw 
5:4, 89:14) Hinggil sa kaniyang Anak, na nagpakita 
ng sakdal na mga katangian ng Ama, ganito ang isi- 
nulat: “Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo 
ang katampalasanan.” (Heb 1:9) Samakatuwid, ba- 
gaman ang “Diyos ay pag-ibig” at bagaman “gayon 
na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anu- 
pat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak" 
alang-alang sa sangkatauhan, ang sangkatauhan sa 
kabuuan ay may pakikipag-alit pa rin sa Diyos, anu- 
pat ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay pag-ibig 
sa mga kaaway, isang pag-ibig na ginagabayan ng 
simulain (sa Gr., a-ga' pe) at hindi tumutukoy sa pag- 
mamahal o pakikipagkaibigan (sa Gr., phi-li@).--1Ju 
4:16: Ju 3:16, ihambing ang San 4:4. 

Yamang ang pamantayan ng Diyos ay sakdal sa 
katuwiran, hindi niya maaaring kunsintihin o sang- 
ayunan ang kasalanan, na paglabag sa kaniyang ha- 
yag na kalooban. Siya'y “magandang-loob at maa- 
wain” at “mayaman sa awa” (Aw 145:8, 9: Efe 2:4): 
subalit hindi niya winawalang-halaga ang kataru- 
ngan para lamang makapagpakita ng awa. Gaya 
nga ng tumpak na obserbasyon sa Cyclopaedia nina 
MClintock at Strong (1894, Tomo VIII, p. 958), ang 
ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng taong makasala- 
nan ay “isang legal na ugnayan, gaya niyaong sa 
isang soberano, taglay ang kaniyang hudisyal na ka- 
pasidad, at isang kriminal na lumabag sa kaniyang 
mga batas at naghimagsik sa kaniyang awtoridad, 
at sa gayo'y pinakikitunguhan bilang kaaway.” Ito 
ang situwasyong kinasadlakan ng sangkatauhan da- 
hil sa kasalanang minana nila sa kanilang unang 
ama na si Adan. 

Ang saligan ng pakikipagkasundo. Posible 
lamang ang lubos na pakikipagkasundo sa Diyos ta- 
nging sa pamamagitan ng haing pantubos ni Kristo 
Jesus, siya “ang daan,” at walang sinumang maka- 
paroroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. (Ju 


760 


14:6) Ang kaniyang kamatayan ay nagsilbing isang 
“pampalubag-loob na hain [sa Gr., hilassmon'] para 
sa ating mga kasalanan.” (1Ju 2:2, 4:10) Ang sali- 
tang hi-lasmos' ay tumutukoy sa isang “paraan ng 
pagpapalubag,” isang “pagbabayad-sala.” Maliwa- 
nag na ang hain ni Jesu-Kristo ay hindi isang “pa- 
raan ng pagpapalubag"” sa diwa na pinapayapa nito 
ang nasaktang damdamin ng Diyos, anupat inaaliw 
siya, yamang tiyak na hindi gayon ang epekto ng 
pagkamatay ng kaniyang minamahal na Anak. Sa 
halip, pinaglubag, o tinugunan, ng haing iyon ang 
mga kahilingan ng sakdal na katarungan ng Diyos 
sa pamamagitan ng paglalaan ng makatarungan at 
matuwid na saligan para sa pagpapatawad ng kasa- 
lanan, upang ang Diyos ay “maging matuwid kahit 
ipinahahayag niyang matuwid ang taong [nagmana 
ng kasalanan ngunit] may pananampalataya kay 
Jesus.” (Ro 3:24-26) Dahil inilaan ng hain ni Kris- 
to ang paraan upang mabayaran (lubusang ma- 
tugunan) ang mga kasalanan at di-matuwid na 
mga gawa ng tao, ginawa nitong paborable para sa 
tao na humiling at magtamo ng pagsasauli sa ta- 
mang kaugnayan sa Soberanong Diyos.--Efe 1:7: 
Heb 2:17, tingnan ang PANTUBOS. 

Sa gayon, sa pamamagitan ni Kristo, ginawang 
posible ng Diyos na “maipagkasundong muli sa kani- 
yang sarili ang lahat ng iba pang bagay sa paggawa 
ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na itinigis 
ni Jesus sa pahirapang tulos,” anupat ang mga tao na 
dating “hiwalay at mga kaaway,” yamang ang kani- 
lang mga isipan ay nasa balakyot na mga gawa, ay 
maaari nang 'ipakipagkasundo sa pamamagitan ng 
katawang laman ng isang iyon sa pamamagitan ng 
kaniyang kamatayan, upang sila ay iharap na banal 
at walang dungis at malaya sa anumang akusasyon 
sa harap niya.” (Col 1:19-22) Maaari na ngayong “ipa- 
hayag na matuwid' ng Diyos na Jehova yaong mga 
pinili niyang maging kaniyang espirituwal na mga 
anak, hindi na sila maaaring akusahan, yamang si- 
l'y mga taong lubusan nang naipagkasundo, at 
may pakikipagpayapaan, sa Diyos.--Ihambing ang 
Gaw 13:38, 39; Ro 5:9, 10, 8:33. 

Kumusta naman ang mga taong naglingkod sa 
Diyos noong mga panahon bago ang kamatayan ni 
Kristo? Kabilang dito ang mga lalaking gaya ni 
Abel, na “pinatotohanang siya ay matuwid, na ang 
Diyos ang nagpapatotoo may kaugnayan sa kani- 
yang mga kaloob, si Enoc, na “nagkaroon ng pato- 
too na lubos niyang napalugdan ang Diyos’; si Ab- 
raham, na “tinawag na “kaibigan ni Jehova'”, sina 
Moises, Josue, Samuel, David, Daniel, Juan na Taga- 
pagbautismo, at mga tagasunod ni Kristo (na sina- 
bihan ni Jesus bago siya mamatay, “ang Ama mis- 
mo ay may pagmamahal sa inyo"). (Heb 11:4, 5, San 
2:23, Dan 9:23, Ju 16:27) Pinakitunguhan ni Jehova 


761 


ang lahat ng mga ito at pinagpala niya sila. Kung 
gayon, bakit sila kailangang ipakipagkasundo sa pa- 
mamagitan ng kamatayan ni Kristo? 

Maliwanag na ang mga taong ito ay nagtamasa 
ng isang antas ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ga- 
yunpaman, sila, gaya ng iba pang nasa sanlibutan, 
ay nagmana pa rin ng kasalanan at kinilala nilang 
sila'y mga makasalanan sa pamamagitan ng mga 
haing hayop na kanilang inihandog. (Ro 3:9, 22, 23, 
Heb 10:1, 2) Totoo na ang ilang tao ay mas lantaran 
o talamak sa paggawa ng kasalanan kaysa sa iba, 
anupat mapaghimagsik pa nga: ngunit ang kasala- 
nan ay kasalanan, anuman ang antas o tindi nito. 
Yamang ang lahat ay makasalanan, ang lahat ng ta- 
ong nagmula kay Adan, anupat walang eksepsiyon, 
ay nangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos 
na ginawang posible ng hain ng kaniyang Anak. 

Ang may-pasubaling pakikipagkaibigan ng Diyos 
sa mga taong gaya niyaong mga tinalakay na ay sa- 
lig sa ipinakita nilang pananampalataya, lakip ang 
paniniwala na sa takdang panahon ay ilalaan ng 
Diyos ang paraan upang lubusan silang mahango sa 
kanilang pagkamakasalanan. (Ihambing ang Heb 
11:1, 2, 39, 40: Ju 1:29, 8:56; Gaw 2:29-31.) Samaka- 
tuwid, ang antas ng pakikipagkasundo na tinamasa 
nila ay nakadepende sa pantubos na ilalaan ng 
Diyos sa hinaharap. Gaya ng ipinakikita sa ilalim ng 
pamagat na IPAHAYAG NA MATUWID, “ibinilang” ng 
Diyos, o kaniyang “kinilala” o binigyan ng kredito, 
ang kanilang pananampalataya bilang katuwiran, at 
salig diyan, yamang ganap siyang nakatitiyak sa ila- 
laan niyang pantubos, pansamantala ay maaaring 
makipagkaibigan si Jehova sa kanila nang hindi ni- 
lalabag ang kaniyang mga pamantayan ng sakdal 
na katarungan. (Ro 4:3, 9, 10, NW at KJ: ihambing 
din ang 3:25, 26, 4:17.) Gayunpaman, sa kalaunan 
ay kailangang matugunan ang wastong mga kahili- 
ngan ng kaniyang katarungan, anupat ang “pagbi- 
bigay ng kredito” ay pupunan ng aktuwal na pagba- 
bayad ng hinihiling na pantubos na halaga. Ang 
lahat ng ito ay nagtatampok sa kahalagahan ng po- 
sisyon ni Kristo sa kaayusan ng Diyos at nagpapaki- 
ta na, kung hiwalay kay Kristo Jesus, ang mga tao 
ay walang angking katuwiran na makapagbibigay 
sa kanila ng mabuting katayuan sa harap ng Diyos. 
--Ihambing ang Isa 64:6, Ro 7:18, 21-25, 1Co 1:30, 
31; 1Ju 1:8-10. 

Mga hakbang na kailangan upang matamo 
ang pakikipagkasundo. Yamang ang Diyos ang 
siyang pinagkasalahan at kautusan niya ang nilabag 
at kasalukuyang nilalabag, ang tao ang dapat maki- 
pagkasundo sa Diyos at hindi ang Diyos sa tao. (Aw 
51:1-4) Ang tao ay hindi haharap sa Diyos na para 
bang magkapantay lamang sila, ni mababago man 
ang paninindigan ng Diyos hinggil sa kung ano ang 
tama. (Isa 55:6-11, Mal 3:6, ihambing ang San 1:17.) 


PAKIKIPAGKASUNDO 


Samakatuwid, ang Kaniyang mga kundisyon para 
sa pakikipagkasundo ay hindi maaaring kuwestiyu- 
nin o ikompromiso. (Ihambing ang Job 40:1, 2, 6-8, 
Isa 40:13, 14.) Bagaman sa maraming salin ay kaba- 
basahan ang Isaias 1:18 ng, “Halikayo ngayon, at ta- 
yo'y magkatuwiranan, ang sabi ng PANGINOON” (KJ; 
AT; JP, RS), ang mas angkop na salin ay: ““Halika- 
yo ngayon at ituwid natin ang mga bagay-bagay 
[ayusin natin ang pagtatalo,” Ro] sa pagitan natin,' 
ang sabi ni Jehova.” Ang pagkakasalang sanhi ng 
di-pagkakasuwato ay kagagawan lamang ng tao, 
hindi ng Diyos.--Ihambing ang Eze 18:25, 29-32. 

Hindi ito nakahadlang sa Diyos upang may-kaa- 
waang buksan ang daan sa pakikipagkasundo. Gina- 
wa niya iyon sa pamamagitan ng kaniyang Anak. 
Sumulat ang apostol: “Sapagkat, sa katunayan, si 
Kristo, samantalang tayo ay mahina pa, ay namatay 
para sa mga taong di-makadiyos sa takdang pana- 
hon. Sapagkat halos walang sinuman ang mama- 
matay para sa isang taong matuwid, totoo nga, 
para sa taong mabuti, marahil, ay may manganga- 
has pa ngang mamatay. Ngunit inirerekomenda 
ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig 
[aga pen] anupat, samantalang tayo ay mga maka- 
salanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo 
pa nga, kung gayon, yamang ipinahayag na ta- 
yong matuwid ngayon sa pamamagitan ng kani- 
yang dugo, na maliligtas tayo mula sa poot sa pa- 
mamagitan niya. Sapagkat kung, noong tayo ay 
mga kaaway pa, naipagkasundo tayo sa Diyos sa pa- 
mamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lalo 
pa nga, ngayong tayo ay naipagkasundo na, na ma- 
liligtas tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay. At 
hindi lamang iyan, kundi nagbubunyi rin tayo sa 
Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu- 
Kristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap natin 
ngayon ang pakikipagkasundo.” (Ro 5:6-11) Si Jesus, 
na “hindi nakakilala ng kasalanan,” ay ginawang 
“kasalanan para sa atin,” anupat namatay bilang 
isang taong inihandog ukol sa kasalanan, upang 
maalis sa mga tao ang paratang at parusa ng kasa- 
lanan. Palibhasa'y inalis na sa kanila ang paratang 
ng kasalanan, ang mga taong iyon ay maaaring ma- 
ging matuwid sa paningin ng Diyos, at sa gayo'y 
“maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan niya 
[ni Jesus].”---2Co 5:18, 21. 

Ipinakikita rin ng Diyos ang kaniyang awa at pag- 
ibig sa pamamagitan ng pagsusugo ng mga emba- 
hador sa makasalanang sangkatauhan. Noong sinau- 
nang panahon, ang mga embahador ay pangunahin 
nang isinusugo sa panahon ng alitan (ihambing 
ang Luc 19:14), hindi sa panahon ng kapayapaan, 
anupat kalimitan, ang kanilang misyon ay tingnan 
kung maiiwasan ang isang digmaan o magsaayos 
ng mga kundisyon ng kapayapaan kung mayroon 
nang digmaan. (Isa 33:7: Luc 14:31, 32; tingnan 


PAKIKIPAGKASUNDO 


ang EMBAHADOR.) Isinusugo ng Diyos sa mga tao 
ang kaniyang mga Kristiyanong embahador upang 
maipabatid sa kanila ang kaniyang mga kundisyon 
para sa pakikipagkasundo at upang makinabang sila 
sa mga iyon. Gaya ng isinulat ng apostol: “Kami sa- 
makatuwid ay mga embahador na humahalili para 
kay Kristo, na para bang ang Diyos ay namamanhik 
sa pamamagitan namin. Bilang mga kahalili para 
kay Kristo ay nagsusumamo kami: 'Makipagkasundo 
kayo sa Diyos.'” (2Co 5:20) Ang gayong pamaman- 
hik ay hindi nangangahulugan na humina ang posis- 
yon ng Diyos o ang pagtutol niya sa paggawa ng 
masama. Sa halip, isa itong maawaing paghimok sa 
mga manlalabag upang hanapin nila ang kapayapa- 
an at sa gayo'y makatakas sa di-maiiwasang resul- 
ta ng matuwid na galit ng Diyos, ang pagkapuksa na 
sasapit sa lahat ng patuloy na sumasalansang sa 
kaniyang banal na kalooban. (Ihambing ang Eze 
33:11.) Maging ang mga Kristiyano ay dapat mag- 
ingat na 'huwag nilang tanggapin ang di-sana-nara- 
rapat na kabaitan ng Diyos at sumala sa layunin 
nito, na mangyayari nga kung hindi nila patuloy na 
hahanapin ang lingap at kabutihang-loob ng Diyos 
sa “kaayaayang panahon" at sa “araw ng kaligtasan” 
na may-kaawaang inilaan ng Diyos, gaya ng ipinaki- 
kita ng sumunod na mga salita ni Pablo.---2Co 6:1, 2. 

Pagkatapos kilalanin ng indibiduwal ang kaniyang 
pangangailangang makipagkasundo at matapos ni- 
yang tanggapin ang paglalaan ng Diyos para sa 
pakikipagkasundo, samakatuwid nga, ang hain ng 
Anak ng Diyos, kailangan niyang pagsisihan ang 
kaniyang makasalanang landasin at makumberte, 
o manumbalik, mula sa pagsunod sa lakad ng ma- 
kasalanang sanlibutan. Sa pamamagitan ng pama- 
manhik sa Diyos salig sa pantubos ni Kristo, maaari 
niyang matamo ang kapatawaran ng mga kasalanan 
at ang pakikipagkasundo, na magdudulot naman ng 
“mga kapanahunan ng pagpapaginhawa . . . mula sa 
mismong persona ni Jehova” (Gaw 3:18, 19) at ng 
kapayapaan ng isip at puso. (Fil 4:6, 7) Yamang hin- 
di na siya isang kaaway na nasa ilalim ng poot ng 
Diyos, sa diwa ay “nakatawid na [siya] mula sa ka- 
matayan tungo sa buhay.” (Ju 3:16, 5:24) Pagkata- 
pos, dapat ingatan ng indibiduwal na iyon ang kabu- 
tihang-loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagtawag 
sa kaniya sa katapatan, “pananatili sa pananampa- 
lataya, at hindi paglihis mula sa pag-asa ng mabu- 
ting balita. —Aw 145:18, Fil 4:9; Col 1:22, 23. 


Sa anong diwa “ipinakipagkasundo 
ng Diyos ang isang sanlibutan 
sa kaniyang sarili”? 


Sinabi ng apostol na si Pablo na 'sa pamamagitan 
ni Kristo ay ipinakipagkasundo ng Diyos ang isang 


762 


sanlibutan sa kaniyang sarili, na hindi ibinibilang sa 
kanila ang kanilang mga pagkakamali.” (2Co 5:19) 
Hindi ito dapat unawain na awtomatiko nang nai- 
pagkasundo sa Diyos ang lahat ng tao sa pamama- 
gitan ng hain ni Jesus, yamang karaka-rakang bi- 
nanggit ng apostol ang gawain ng mga embahador 
na namamanhik sa mga tao na sila'y 'makipagka- 
sundo sa Diyos.” (2Co 5:20) Ang totoo, inilaan ang 
paraan na sa pamamagitan niyaon ay maaaring 
magtamo ng pakikipagkasundo ang lahat ng nasa 
sanlibutan na handang tumugon. Kaya naman, du- 
mating si Jesus upang “ibigay ang kaniyang kalulu- 
wa bilang pantubos na kapalit ng marami,” at “siya 
na nananampalataya sa Anak ay may buhay na wa- 
lang hanggan, siya na sumusuway sa Anak ay hin- 
di makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay 
nananatili sa kaniya.”--Mat 20:28, Ju 3:36; iham- 
bing ang Ro 5:18, 19: 2Te 1:7, 8. 

Gayunpaman, nilayon ng Diyos na Jehova na 
“muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kris- 
to, ang mga bagay na nasa langit at ang mga bagay 
na nasa lupa.” (Efe 1:10) Bagaman kailangang puk- 
sain yaong mga tumatangging 'magtuwid ng mga 
bagay-bagay' (Isa 1:18) sa Diyos na Jehova, ang ma- 
giging resulta nito ay isang sansinukob na lubusang 
kasuwato ng Diyos, at ang sangkatauhan ay muling 
magtatamasa ng pakikipagkaibigan ng Diyos at ma- 
sisiyahan sa saganang daloy ng kaniyang mga pag- 
papala gaya noong pasimula sa Eden.---Apo 21:1-4. 

Winakasan ng Diyos na Jehova ang kaniyang pa- 
kikipagtipan sa Israel bilang isang bansa dahil sa ka- 
walang-katapatan nito at sa pagtanggi nito sa kani- 
yang Anak. (Mat 21:42, 43, Heb 8:7-13) Maliwanag 
na ito ang tinutukoy ng apostol nang sabihin niya na 
'ang pagtatakwil sa kanila ay nangahulugan ng pa- 
kikipagkasundo para sa sanlibutan” (Ro 11:15), sa- 
pagkat gaya ng ipinakikita ng konteksto, sa ganitong 
paraan ay nabuksan ang daan para sa sanlibutang 
nasa labas ng komunidad o kongregasyon ng mga 
Judio. Sa gayon, ang mga bansang di-Judio ay nag- 
karoon ng oportunidad na makasama ng tapat na 
mga Judiong nalabi sa isang bagong tipan bilang 
bagong bansa ng Diyos, ang espirituwal na Israel. 
--Ihambing ang Ro 11:5, 7, 11, 12, 15, 25. 

Bilang katipang bayan ng Diyos, ang kaniyang 
“pantanging pag-aari” (Exo 19:5, ©; 1Ha 8:53, Aw 
135:4), ang mga Judio ay nagtamasa ng isang antas 
ng pakikipagkasundo sa Diyos, bagaman kailangan 
pa rin nila ng lubusang pakikipagkasundo sa pama- 
magitan ng inihulang Manunubos, ang Mesiyas. (Isa 
53:5-7, 11, 12, Dan 9:24-26) Sa kabilang dako, ang 
mga bansang di-Judio ay 'hiwalay sa estado ng Isra- 
el at mga taga-ibang bayan sa mga tipan ng panga- 
ko, at sila'y walang pag-asa at walang Diyos sa 
sanlibutan, sapagkat wala silang sinang-ayunang 
katayuan sa harap niya. (Efe 2:11, 12) Gayunpaman, 


763 


kasuwato ng sagradong lihim may kinalaman sa 
Binhi, nilayon ng Diyos na magdulot ng mga pagpa- 
pala para sa mga tao ng “lahat ng bansa sa lupa.” 
(Gen 22:15-18) Sa gayon, ang paraan ng pagsasaga- 
wa nito, ang hain ni Kristo Jesus, ay nagbukas ng 
daan upang yaong mga kabilang sa mga bansang 
di-Judio na hiwalay sa Diyos ay maging “malapit sa 
pamamagitan ng dugo ng Kristo.” (Efe 2:13) Bukod 
diyan, inalis din ng haing ito ang dibisyon sa pagitan 
ng Judio at ng di-Judio, sapagkat tinupad nito ang ti- 
pang Kautusan at inalis iyon, sa gayo'y pinahintulu- 
tan si Kristo na tubos na maipagkasundo sa isang 
katawan sa Diyos ang dalawang bayan sa pamama- 
gitan ng pahirapang tulos, sapagkat pinatay niya 
ang pag-aalitan [ang dibisyong nilikha ng tipang Ka- 
utusan] sa pamamagitan ng kaniyang sarili.” Maaari 
na ngayong lumapit sa Diyos ang Judio at ang di- 
Judio sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at nang mag- 
laon, ang mga di-Judio ay dinala sa bagong tipan 
bilang mga tagapagmana ng Kaharian kasama ni 
Kristo.--Efe 2:14-22: Ro 8:16, 17: Heb 9:15. 


PAKIKIPAGTALASTASAN. Sa mga lupa- 
in sa Bibliya noong sinaunang panahon, ang im- 
pormasyon at mga ideya ay inihahatid mula sa 
isang tao tungo sa ibang tao sa iba't ibang paraan. 
Ang malaking bahagi ng pangkaraniwang mga ba- 
litang lokal at mula sa ibayong-dagat ay itinatawid 
nang bibigan. (2Sa 3:17, 19; Job 37:20) Ang mga 
manlalakbay, na kadalasa'y nagbibiyahe kasama ng 
mga pulutong na naglalakbay, ang naglalahad ng 
mga balitang galing sa malalayong lugar kapag si- 
la'y huminto upang kumain, uminom, at kumuha 
ng iba pang mga panustos sa mga lunsod o mga lu- 
gar sa kahabaan ng mga ruta ng mga pulutong na 
naglalakbay. Dahil natatangi ang lokasyon ng lupa- 
in ng Palestina may kaugnayan sa Asia, Aprika, at 
Europa, binabagtas ito ng mga pulutong na nagla- 
lakbay patungo sa at mula sa malalayong lugar. 
Kaya naman ang mga tumatahan dito ay madaling 
makasasagap ng impormasyon hinggil sa mahaha- 
lagang pangyayari sa mga lupaing banyaga. Maaa- 
ring makuha ang mga balitang pambansa at mula 
sa ibayong-dagat mula sa pamilihan ng lunsod. 
Kung minsan, ang pakikipagtalastasan sa malala- 
pit na distansiya ay naisasagawa sa pamamagitan 
ng mga hudyat na naririnig o nakikita o sa pama- 
magitan ng mga salita. (Jos 8:18, 19; 1Sa 20:20- 
22, 35-39) Pagkatapos lisanin ng Israel ang Ehipto, 
si Moises ay tinagubilinang gumawa ng dalawang 
trumpetang pilak na gagamitin sa pakikipagtalasta- 
san. Ang mga tunog na lilikhain ng mga Aaroni- 
kong saserdote mula sa mga trumpetang ito ay nag- 
sisilbing hudyat para sa pagtitipon ng kapulungan, 
pagtitipon ng mga pinuno, maayos na paglikas ng 
kampo, o panawagan sa pakikipagdigma laban sa 


PAKIKIPAGTALASTASAN 


kaaway. (Bil 10:1-10) Ang paghihip ni Gideon sa 
tambuli ay nagsilbing hudyat sa kaniyang mga tau- 
han para pasimulan nila ang matagumpay na paki- 
kipagbaka laban sa Midian.---Huk 7:18-22, tingnan 
ang SUNGAY, TAMBULI, TRUMPETA. 

Kalimitan, ang mga mensaheng salita o nasusulat 
na ipinadadala ng mga opisyal ay inihahatid ng mga 
mananakbo. (2Sa 18:19-32) Ang mga mananakbong 
may dalang mga liham mula kay Haring Hezekias 
ay humayo sa Israel at Juda anupat tinawagan ang 
bayan na pumaroon sa Jerusalem para sa isang 
pagdiriwang ng Paskuwa. (2Cr 30:6-12) Ang mga 
sugo naman na naglilingkod sa Persianong si Ha- 
ring Ahasuero ay nakasakay sa mabibilis na kaba- 
yong panghatid-sulat at sa gayong paraan nila ipi- 
namahagi ang maharlikang kontra-batas na bumigo 
sa pakana ni Haman na lipulin ang mga Judio sa 
Imperyo ng Persia. (Es 8:10-17) Ukol sa epektibong 
pangangasiwa, gumamit ng mga nasusulat na li- 
ham at mga dokumento ang karamihan sa mga pa- 
mahalaan noong sinaunang panahon. Depende sa 
panahon at lugar, ang mga ito'y kadalasang nasu- 
sulat sa mga materyales na gaya ng mga tapyas 
na luwad, papiro, at mga balat ng hayop. Mara- 
ming sinaunang pakikipagtalastasang pampamaha- 
laan o mga dokumentong pangnegosyo ang natag- 
puan ng mga arkeologo. Ang mga batas ng hari ay 
ipinahahayag ng mga tagapagbalita. (Dan 3:4-6) 
Sabihin pa, gumagamit din noon ng mga mensahe- 
ro ang ibang mga tao maliban sa mga tagapamaha- 
la.--Tingnan ang MENSAHERO, SUGO, TAGAPAGBALITA. 

Sa paglipas ng panahon, ang pakikipagtalastasan 
sa loob ng isang bansa o sa pagitan ng malalayong 
distansiya ay naging depende sa mga daan o mga 
lansangang-bayan. May mahuhusay na lansangan 
sa sinaunang Israel at Juda, at ang mga ito'y pina- 
natiling maayos. Nang maglaon, nagtayo ang mga 
Romano ng maiinam na lansangan mula sa Roma 
patungo sa lahat ng bahagi ng Imperyo, anupat na- 
padali ang opisyal na pakikipagtalastasan at ang 
paglalakbay ng mga sundalo. Noong narito sa lupa 
si Jesu-Kristo, napakaraming tao ang naglakbay sa 
mga lansangang iyon. Ang mga Kristiyano, lalo na 
si Pablo at ang kaniyang mga kapuwa misyonero, ay 
dumaraan sa mga ito kapag naglalakbay patungong 
Asia Minor at Europa upang magtatag ng mga 
kongregasyong Kristiyano at muling dalawin ang 
mga ito. 

Ang mga barkong naglalayag sa Dagat Meditera- 
neo, na humihinto sa iba't ibang daungan, ay nag- 
hahatid din ng opisyal na pakikipagtalastasan, lakip 
ang mga balitang pangkalahatan. Kung minsan, 
ang pamahalaang Romano ay gumagamit ng mga 
barko (kadalasa'y sa tag-araw) upang maghatid ng 
opisyal na mga mensahe, ngunit waring ang kalak- 
han ng gayong pakikipagtalastasan ay inihahatid sa 


PAKIKIPAGTIPAN 


pamamagitan ng mga ruta sa katihan. Mas maaasa- 
han ang mga ito. 

Isang opisyal na sistema ng koreo ang binuo ng 
mga Romano, ngunit ginamit lamang iyon para 
sa pakikipagtalastasang pampamahalaan. Ang mga 
tao sa pangkalahatan ay nagpapadala ng mga liham 
sa pamamagitan ng kanilang mga kakilala. Nang 
malutas ng lupong tagapamahala sa Jerusalem ang 
usapin ng pagtutuli at isang liham ang ipinadala 
upang ipatalastas ito, inihatid ito nang tuwiran at 
personal. (Gaw 15:22-31) Ganito rin ang ginawa sa 
kinasihang mga liham na gaya niyaong ipinadala ni 
Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas, anupat iyon ay 
inihatid nina Tiquico at Onesimo.---Col 4:7-9; ting- 
nan ang LIHAM. 

Si Jehova ay isang Diyos na nakikipagtalastasan 
at talos niya ang pangangailangan ng kaniyang ba- 
yan para sa nasusulat na pakikipagtalastasan. Siya 
mismo ang may pananagutan sa pagkakasulat ng 
Sampung Utos sa mga tapyas na bato. (Exo 31:18) 
Sa pamamagitan ng pagkasi ng Diyos, maraming 
tapat na mga lalaking Hebreo (pasimula kay Moises 
noong 1513 B.C.E.) ang pinakilos na isulat ang mga 
pakikipagtalastasan ni Jehova. 


PAKIKIPAGTIPAN [sa Ingles, engagement). 
Ang sumpaan ng dalawang tao na magpapakasal 
sila sa hinaharap. Sa mga Hebreo, ang pakikipagka- 
sundo para sa pag-aasawa ay kadalasang ginagawa 
ng mga magulang ng lalaki at babae, partikular na 
ng mga ama. (Gen 24:1-4: 38:6, 21:21) Kadalasa'y 
isinasaalang-alang ang mga kagustuhan ng binata 
hinggil sa bagay na ito. (Huk 14:2) Sa kalagayan ng 
mga babae na nagmana ng ari-arian ng mga ninu- 
no dahil namatay ang kanilang ama nang walang 
anak na lalaki, maaari silang maging asawa ng si- 
numang maibigan nila, basta't ito'y katribo nila. (Bil 
36:6) Sa kaso ni Isaac, si Jehova talaga ang pumi- 
li ng kasintahang babae para sa kaniya. (Gen 24:50, 
51) Ang pagpili ng kasintahang babae at ang pag- 
aalok ng kasal, na kadalasang ginagawa ng mga 
magulang o ng ama ng kasintahang lalaki, ay sinu- 
sundan ng kasunduan para sa pagpapakasal. Ito ay 
isang pormal na kasunduan na ginagawa ng mga 
magulang para sa kasintahang babae at, kadalasan, 
ng isang kaibigan o legal na kinatawan para naman 
sa kasintahang lalaki.---Gen 24:1-4; Ju 3:29. 

Ang isang prominenteng bahagi ng pakikipagti- 
pan ay ang mo'har o dote. Ang terminong mo'har 
ay lumilitaw nang tatlong ulit sa Bibliya. (Gen 34:12, 
Exo 22:16, 17; 1Sa 18:25) Kadalasan nang sa mga 
magulang ibinabayad ang dote. Sa kaso ni Rebeka, 
ang lingkod ni Abraham ay nagbigay ng “mga pi- 
ling bagay” sa ina at sa kapatid nito na si Laban na 
siyang nanguna sa paggawa ng mga kaayusan. 


764 


(Gen 24:53) Ang mo'har ay maaari ring isang uri 
ng paglilingkod. (Gen 29:15-30, Jos 15:16) Ipinakiki- 
ta ng Exodo 22:16, 17 na ang mo'har ay ibinabayad 
sa ama ng isang babaing dinaya upang masipingan, 
bilang bayad-pinsala sa nagawang pagkakasala, ka- 
hit tumanggi ang ama na ibigay ang babae sa pag- 
aasawa. May mga pagkakataon na ang kasintahang 
babae ay binibigyan ng kaniyang ama ng regalo bi- 
lang “pamamaalam na kaloob,” at kung minsan, 
gaya sa kaso ni Rebeka, ang kasintahang babae ay 
binibigyan ng mga kaloob sa panahong ginagawa 
ang kasunduan para sa pagpapakasal.-- 1Ha 9:16, 
Jos 15:17-19: Gen 24:53. 

Para sa mga Hebreo, ang magkatipan ay tali na sa 
isa't isa at parang kasal na, bagaman magsasama pa 
lamang sila kapag tapos na ang mga pormalidad ng 
kasal.--Gen 19:8, 14: Huk 14:15, 16, 20. 

Sa mga Judio, kinikilalang may bisa ang pakiki- 
pagtipan anupat kung sakaling hindi matuloy ang 
kasal dahil nagbago ang isip ng kasintahang lalaki 
o dahil sa isang makatuwirang kadahilanan, ang da- 
laga ay hindi maaaring makasal sa iba malibang 
mapalaya muna siya sa pamamagitan ng kaukulang 
proseso ng batas, samakatuwid nga, sa pamamagi- 
tan ng isang kasulatan ng diborsiyo. (Mat 1:19) 
Kung ang babaing ipinakipagtipan ay makiapid sa 
ibang lalaki habang siya'y may pakikipagtipan sa 
kaniyang kasintahang lalaki, hahatulan siya bilang 
isang mangangalunya at parurusahan ng kamata- 
yan. (Deu 22:23, 24) Kapag ang isang lalaki ay su- 
miping sa isang aliping babae na nakatalaga para sa 
ibang lalaki ngunit hindi pa natutubos, o napalala- 
ya, kapuwa sila may-sala at parurusahan. Gayun- 
man, hindi sila papatayin dahil ang babae ay hindi 
pa napalalaya.---Lev 19:20-22. 

Ang lalaking malapit nang ikasal ay malaya sa 
tungkuling militar.---Deu 20:7. 

May kinalaman sa edad ng pakikipagtipan, wa- 
lang restriksiyon na binabanggit sa Bibliya. Sa mga 
lupain sa Gitnang Silangan sa ngayon, kadalasang 
pinag-aasawa ang kasintahang babae pagkalampas 
niya sa edad na 16 at kung minsan ay kahit mas 
bata pa rito. Ipinagbawal ng mga Talmudista ang 
pag-aasawa kapag ang isang lalaki ay wala pang 
13 taon at isang araw at kapag ang babae ay wala 
pang 12 taon at isang araw. 

Karaniwan nang hindi umaabot nang maraming 
taon ang agwat sa pagitan ng pakikipagtipan at pag- 
aasawa, bagaman kung minsan ay kinakailangan 
ang isang mahabang agwat upang mabayaran ng 
kasintahang lalaki ang itinakdang halaga o maibi- 
gay niya ang hinihiling na paglilingkod. Sa kaso ni 
Jacob, ang yugto ng pakikipagtipan ay pitong taon, 
anupat sa panahong iyon ay naglingkod siya para 
kay Raquel ngunit si Lea ang ibinigay sa kaniya. 


765 


Pagkatapos ay naghintay pa siya ng isang linggo 
bago ibinigay sa kaniya si Raquel, bagaman nag- 
lingkod pa siya kay Laban nang pitong taon para 
kay Raquel.---Gen 29:20-28. 

Dapat na ituring ng isang Kristiyano ang kani- 
yang binigkas na pangako bilang may bisa, at sa 
kaso ng pakikipagtipan ukol sa pag-aasawa, dapat 
niyang sundin ang simulaing sinabi ni Jesus: “Ang 
inyo lamang salitang Oo ay mangahulugang Oo, 
ang inyong Hindi, Hindi, sapagkat ang lumabis sa 
mga ito ay mula sa isa na balakyot” (Mat 5:37), at ni 
Santiago: “Kundi ang inyong Oo ay mangahulugang 
Oo, at ang inyong Hindi, Hindi, upang huwag ka- 
yong mahulog sa paghatol. ”---San 5:12. 

Ang Kasintahang Babae ni Kristo. Si Jesu- 
Kristo ay may katipang kasintahang babae, ang 
kongregasyong Kristiyano, na siyang katawan niya. 
(Efe 1:22, 23) Noong Pentecostes, 33 C.E., tinanggap 
ng unang mga miyembro ng “kasintahang babae” 
ang banal na espiritu kasama ang makahimalang 
kaloob nito na mga wika. Katulad ito ng mga kaloob 
na ibinibigay sa panahong ginagawa ang kasundu- 
an para sa pagpapakasal, na sa espirituwal na ka- 
sintahang babae ni Kristo ay nagsisilbing “isang 
paunang tanda ng [kanilang] mana, sa layuning pa- 
layain sa pamamagitan ng pantubos ang sariling 
pag-aari ng Diyos, sa kaniyang maluwalhating ka- 
purihan.” (Efe 1:13, 14) Tinukoy ng apostol na si Pa- 
blo yaong mga pinangaralan niya ng katotohanan 
tungkol kay Kristo at naging mga Kristiyano bilang 
mga ipinangako sa pag-aasawa, at pinayuhan niya 
sila na panatilihin ang kanilang kalinisan bilang 
isang malinis na dalaga para sa Kristo. (2Co 11:2, 3) 
Yaong mga ipinakipagtipan, o ipinangako, sa Kristo, 
habang narito pa sila sa lupa, ay itinuturing na ipi- 
nakipagtipan na at inaanyayahan sa hapunan ng 
kasal ng Kordero.---Apo 19:9. 


PAKO. Ang sinaunang mga pako ay kahawig na 
kahawig ng malalaking pako sa makabagong pana- 
hon, bagaman ang ilang uri ng pako noon ay may 
apat na kanto sa puluhan at mas mahaba ang patu- 
lis na dulo kaysa sa mga ginagamit sa ngayon. Lu- 
militaw na gawa sa bronse ang kauna-unahang mga 
pako, bagaman ang mas malalaking pako noong da- 
kong huli ay gawa sa bakal. Naghanda si David ng 
“bakal na pagkarami-rami upang gawing mga pako 
para sa mga pinto ng mga pintuang-daan” ng itata- 
yong templo. (1Cr 22:3) May natuklasang mga pa- 
kong pampalamuti na gawa sa bronse at kinalupku- 
pan ng palarang ginto, at sinasabing ang mga ito ay 
mula pa noong mga 1300-1200 B.C.E. May kinala- 
man sa mga pakong ginamit sa pagtatayo ng tem- 
plo ni Solomon, ganito ang sinasabi: “Ang bigat para 
sa mga pako ay limampung siklong ginto [0.6 kg; 
1.5 Ib t].”--2Cr 3:8, 9. 


PALA 


Noong 1968, sa isang nahukay na libingan na 
nasa HS lamang ng Jerusalem, nasumpungan ang 
mga labi ng isang Judio na pinatay noong unang 
siglo sa pamamagitan ng pagpapako sa kaniya sa 
isang pahirapang tulos. Gaya ng ipinakikita ng ka- 
sunod na mga pag-aaral, isang pakong bakal na 
may habang 11.5 sentimetro (4.5 pulgada) ang na- 
natiling nakabaon sa buto ng kanang sakong nito. 
Maaaring katulad ng pakong ito ang mga pakong gi- 
namit ng mga kawal na Romano noong ibayubay 
nila si Jesu-Kristo. Hindi naniwala si Tomas na bi- 
nuhay-muli si Kristo hanggang noong makita niya 
“ang bakas ng mga pako” sa mismong laman ni Je- 
sus.—Ju 20:24-29. 

Makasagisag na Paggamit. Winakasan ng ka- 
matayan ni Jesus sa pahirapang tulos ang tipan ng 
Kautusang Mosaiko. Nang tinutukoy ang pagkaka- 
kansela niyaon, itinawag-pansin ni Pablo na inalis 
ng Diyos ang Kautusan “sa pamamagitan ng pagpa- 
pako nito sa pahirapang tulos.” (Col 2:13, 14) “Yaong 
mga nagsasagawa ng pagtitipon ng mga pangungu- 
sap” ay inihalintulad ni Solomon sa “mga pakong ibi- 
naon,” posibleng dahil sila at ang kanilang mabu- 
buting salita mula kay Jehova ay nagdudulot ng 
katatagan at naglalaan ng suporta sa tagapakinig. 
—Ec 12:11. 


PAKWAN [sa Heb., 'avattiach]. Isang malaking 
prutas na biluhaba o bilog na matigas ang balat, 
maraming buto, at may matamis na ubod na lub- 
hang matubig. Isa ito sa mga pagkain na ninasa ng 
haluang pulutong at ng mga Israelita habang nasa 
ilang sila pagkaalis nila sa Ehipto. (Bil 11:4, 5) Ang 
mga pakwan (Citrullus vulgaris) ay matagal nang 
itinatanim sa Ehipto at sa iba pang bahagi ng Git- 
nang Silangan. 


PALA. Isang kagamitang pandakot na mahaba 
ang hawakan. Mga palang yari sa tanso ang ginamit 
noon sa tabernakulo upang alisin ang abo mula sa 
altar ng handog na sinusunog. (Exo 27:1-3: 38:3, Bil 
4:14) Sa ganitong paraan din ginamit ang mga tan- 
song pala na ginawa ng manggagawang Hebreong 
taga-Fenicia na si Hiram para sa templong itinayo 
ni Solomon. (1Ha 7:13, 14, 40, 45) Kabilang ang mga 
ito sa mga kagamitan sa templo na tinangay ng 
mga Babilonyo noong 607 B.C.E.---2Ha 25:8, 14: Jer 
52:18. 

Ginamit noon ang mga pala, marahil ay yari sa 
kahoy, sa pagtatahip ng mga butil. (Isa 30:24) Ang 
malapad na palang pantahip ay ginamit sa giikan 
upang madakot ang giniik na mga butil at isaboy 
ito nang pasalungat sa hangin, na siyang tumata- 
ngay sa mga pinagtahipan, gaya ng ipa, samanta- 
lang bumabagsak naman sa giikan ang mga bu- 
til. Sa makahulang paraan, inilarawan ni Juan na 


PALABUNOT, KAPISTAHAN NG MGA 


Tagapagbautismo ang Mesiyas bilang may isang 
makasagisag na palang pantahip sa kamay, na ga- 
gamitin niya upang ihiwalay ang simbolikong “tri- 
go” mula sa “ipa.”--Mat 3:1, 12: tingnan ang PAGTA- 
TAHIP. 


PALABUNOT, KAPISTAHAN NG MGA. 
Tingnan ang PURIM. 


PALABUNOT, PALABUNUTAN. Ang pag- 
papalabunutan ay isang sinaunang kaugalian na gi- 
nagawa upang pagpasiyahan ang isang usaping pi- 
nagtatalunan. Sa pamamaraang ito, naghahagis ng 
maliliit na bato o maliliit na piraso o tapyas ng kahoy 
o ng bato sa loob ng mga tupi ng isang kasuutan, 
“ang kandungan,” o sa loob ng isang plorera, at pag- 
katapos ay inaalog ang mga iyon. Ang may-ari ng 
palabunot na nahulog o nabunot ang siyang napili. 
Tulad ng isang sumpa [sa Ingles, oath], ang palabu- 
nutan ay nagpapahiwatig ng panalangin. Ang pana- 
langin ay alinman sa binibigkas o ipinahihiwatig, 
anupat hinihiling at inaasam na sana'y mamagitan si 
Jehova. Ang palabunot (sa Heb., goh-ral') ay ginaga- 
mit sa literal at sa makasagisag na mga paraan anu- 
pat may diwa na “sukat,” “bahagi,” o “takdang baha- 
gi.”--Jos 15:1, Aw 16:5, 125:3; Isa 57:6, Jer 13:25. 

Mga Pinaggagamitan. Sinasabi ng Kawikaan 
16:33: “Sa kandungan inihahagis ang palabunot, 
ngunit ang bawat pasiya sa pamamagitan nito ay 
mula kay Jehova." Sa Israel, ang wastong gamit ng 
palabunutan ay upang wakasan ang isang kontro- 
bersiya: “Ang palabunutan ay nagpapatigil ng mga 
pagtatalo, at pinaghihiwa-hiwalay nito kahit ang 
mga makapangyarihan.” (Kaw 18:18) Hindi ito gina- 
mit para sa paglilibang, paglalaro, o pagsusugal. 
Walang kasangkot na taya, pustahan, o paprem- 
yo--walang natatalo o nananalo. Hindi ito ginaga- 
wa upang payamanin ang templo o ang mga saser- 
dote, ni ginagawa man ito para sa kawanggawa. 
Kabaligtaran nito, makasariling pakinabang ang ini- 
isip ng mga kawal na Romano nang magpalabunu- 
tan sila para sa mga kasuutan ni Jesus gaya ng ini- 
hula sa Awit 22:18.---Mat 27:35. 

Unang binanggit sa Bibliya ang pagpapalabunu- 
tan may kaugnayan sa pagpili ng mga kambing 
para kay Jehova at para kay Azazel sa Araw ng Pag- 
babayad-Sala. (Lev 16:7-10) Noong panahon ni Je- 
sus, isinasagawa ito ng mataas na saserdote sa tem- 
plo ni Herodes sa pamamagitan ng pagbunot niya 
mula sa isang sisidlan ng dalawang palabunot na si- 
nasabing yari sa kahoy na boxwood o sa ginto. Pag- 
katapos, ang mga palabunot, na minarkahang “Para 
kay Jehova” at “Para kay Azazel,” ay ipinapatong sa 
mga ulo ng mga kambing. 

Noon, nagsagawa ng palabunutan upang maita- 
laga ang pagkakasunud-sunod ng paglilingkod sa 


766 


templo para sa 24 na pangkat ng pagkasaserdote. 
(1Cr 24:5-18) Dito, isinulat ng kalihim ng mga Levi- 
ta ang mga pangalan ng mga ulo ng mga sambaha- 
yan sa panig ng ama, at maliwanag na sunud-sunod 
na pinili ang mga ito. Gayundin, sa ganitong paraan 
hinati-hati ang mga Levita sa paglilingkod sa templo 
bilang mga mang-aawit, mga bantay ng pintu- 
ang-daan, mga ingat-yaman, at iba pa. (1Cr 24:31, 
kab 25, 26: Luc 1:8, 9) Pagkabalik mula sa pagkata- 
pon, palabunutan ang paraang ginamit upang isaa- 
yos ang pagtustos ng kahoy para sa paglilingkod sa 
templo at upang italaga kung sino ang maninirahan 
sa Jerusalem.---Ne 10:34, 11:1. 

Bagaman hindi tuwirang binabanggit ang mga 
palabunot may kaugnayan sa Urim at Tumim na 
inilagay ni Moises sa pektoral na suot ng mataas na 
saserdote (Lev 8:7-9) at hindi naman talaga alam 
kung ano ang Urim at Tumim, gayunpaman ay gi- 
namit ang mga ito upang lutasin ang mga problema 
sa paraang kahawig ng dalawang palabunot. Waring 
ang Urim at Tumim ay may kaugnayan sa palabu- 
nutang binabanggit sa 1 Samuel 14:41, 42. Kung 
minsan ay tinutukoy ang mga ito bilang mga sagra- 
dong palabunot. Kapag bumangon ang isang tanong 
na mahalaga sa bansa, anupat hindi ito mapagpasi- 
yahan, tatayo ang mataas na saserdote sa harap ni 
Jehova at tatanggapin niya ang pasiya ni Jehova sa 
pamamagitan ng mga sagradong palabunot na ito. 

Iniutos ni Jehova na isagawa ang paghahati-hati 
ng Lupang Pangako sa 12 tribo sa pamamagitan ng 
pagpapalabunutan. (Bil 26:55, 56) Tinatalakay ito 
nang detalyado sa aklat ng Josue, anupat ang mga 
salitang “palabunot” o “palabunutan” ay lumilitaw 
nang mahigit sa 20 ulit sa mga kabanata 14 hang- 
gang 21. Nagpalabunutan noon sa harap ni Jehova 
sa tolda ng kapisanan sa Shilo at ito'y sa ilalim ng 
pangangasiwa ni Josue at ng mataas na saserdoteng 
si Eleazar. (Jos 17:4: 18:6, 8) Pinili rin ang mga lun- 
sod ng mga Levita sa pamamagitan ng palabunutan. 
(Jos 21:8) Maliwanag na pinangyari ni Jehova na 
mahulog ang palabunot kasuwato ng kaniyang nau- 
nang hula may kinalaman sa kalakhang lokasyon ng 
mga tribo.---Gen 49. 

Ginamit din noon ang palabunutan upang ituro 
kung sino ang mga nagkasala. Sa kaso ni Jonas, 
nagpalabunutan ang mga marinero upang malaman 
kung sino ang dahilan kung bakit sumapit sa kanila 
ang bagyo. (Jon 1:7, 8) Sa pamamagitan ng palabu- 
nutan, naituro si Jonatan bilang ang isa na lumabag 
sa mangmang na panata ni Saul.-- 1Sa 14:41, 42. 

Ginamit ng mga kaaway ng Israel ang palabunu- 
tan upang paghati-hatian ang samsam at ang mga 
bihag sa digmaan. (Joe 3:3, Ob 11) Ipinahagis na- 
man ni Haman ang “Pur, na siyang Palabunot” bi- 
lang isang anyo ng panghuhula upang alamin ang 


767 


angkop na araw para sa paglipol sa mga Judio sa bu- 
ong Imperyo ng Persia. (Es 3:7) Ang anyong pang- 
maramihan nito ay purrim, na pinagkunan ng pa- 
ngalan ng Kapistahan ng Purim, tinatawag ding 
Kapistahan ng mga Palabunot.---Es 9:24-26. 

Noong Panahon ng mga Apostol. Ginamit 
ng mga alagad ni Jesus ang palabunutan, lakip 
ang kanilang panalangin, upang pagpasiyahan kung 
sino ang hahalili kay Hudas Iscariote bilang isa sa 
12 na nakasaksi sa mga gawain ni Jesus at sa kani- 
yang pagkabuhay-muli, si Matias ang napili. (Gaw 
1:21-26) Ang salitang Griego rito ay kle'ros at nau- 
ugnay ito sa salitang kle-ro:no-mi'a, nangangahulu- 
gang mana. Ang kleros ay ginagamit sa Colosas 
1:12 at 1 Pedro 5:3 may kinalaman sa mana, o tak- 
dang bahagi, na ibinigay ng Diyos sa mga Kristi- 
yano. 

Ngunit wala tayong mababasa na ginamit ang pa- 
labunutan pagkaraan ng Pentecostes 33 C.E. para sa 
pagpili sa mga tagapangasiwa at sa kanilang mga 
katulong o upang pagpasiyahan ang mahahalagang 
bagay. Ang pagpili sa mga tagapangasiwa at sa ka- 
nilang mga katulong ay dapat na salig sa katibayan 
ng mga bunga ng banal na espiritu sa kanilang bu- 
hay (1Ti 3; Tit 1), samantalang ang ibang mga pa- 
siya ay salig naman sa katuparan ng hula, sa patnu- 
bay ng mga anghel, sa mga simulain ng Salita ng 
Diyos at ng mga turo ni Jesus, at sa patnubay ng ba- 
nal na espiritu. (Gaw 5:19-21, 13:2, 3, 14:23, 15:15- 
19, 28) Sinasabi ng apostol na si Pablo: “Ang lahat 
ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-paki- 


nabang ... sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay.” 
-2Ti 3:16. 
PALAKA [sa Heb., tsephar-de'a” sa Gr., ba'tra- 


khos]. Isang ampibyan na walang buntot, makinis 
ang balat at may mahahabang binti sa hulihan na 
maskulado at angkop na angkop na panlukso. Sa He- 
breong Kasulatan, ang tanging pagbanggit sa mga 
palaka ay may kaugnayan sa ikalawang dagok na 
pinasapit ni Jehova sa Ehipto. (Exo 8:1-14: Aw 
78:45, 105:30) Tulad ng ibang mga salot, ito'y isang 
kahatulan sa mga bathalang sinasamba sa lupaing 
iyon. (Exo 12:12) Ang palaka ay sagrado kay Heqt, 
isang Ehipsiyong diyosa na inilalarawang may ulo 
ng palaka. 

Sa Apocalipsis 16:13, ang “maruruming kinasi- 
hang kapahayagan” ay inihahalintulad sa mga pala- 
ka. Angkop ito yamang ayon sa Kautusang Mosaiko, 
ang mga palaka ay marumi anupat hindi dapat kai- 
nin.--Lev 11:12. 


PALAKOL. Isang kasangkapang may talim sa 
pinakaulo nito na nakakabit sa isang hawakan at gi- 
nagamit na pamutol ng kahoy o bato, ginagamit din 
ito noon bilang sandata. 


PALAMUTI 


May ilang salitang Hebreo at Griego na tumutu- 
koy sa kasangkapang ito. Ang salitang Hebreo na 
garzen', na matatagpuan sa Bibliya at tumutukoy sa 
isang palakol na pansibak ng kahoy, ay matatagpu- 
an din sa inskripsiyon ng Siloam upang tumukoy sa 
isang uri ng palakol na ginagamit sa paghuhukay ng 
bato. (Deu 19:5, Isa 10:15) Ayon sa Lexicon in Vete- 
ris Testamenti Libros nina Koehler at Baumgartner 
(Leiden, 1958, p. 650), ang salitang Hebreo na sa- 
ghar”, lumilitaw sa Awit 35:3, ay tumutukoy sa 
isang “kabilaang palakol.” At sa 2 Hari 6:5, 6 naman, 
ang salitang Hebreo na barzel, literal na nanganga- 
hulugang “bakal,” ay nangangahulugang “talim ng 
palakol.” 

Sa Apocalipsis 20:4, binabanggit na may mga ta- 
gapagmana ng makalangit na kaharian na “pinatay 
sa pamamagitan ng palakol dahil sa patotoo na ka- 
nilang ibinigay tungkol kay Jesus at dahil sa pagsa- 
salita tungkol sa Diyos.” Yamang kung minsan ay 
ginagamit ng pulitikal na estado ang palakol sa pag- 
lalapat ng kamatayan, malamang na nangangahu- 
lugan ito na hinatulan ng mga pamahalaan ng tao 
ang matapat na mga lingkod na iyon ng Diyos bi- 
lang karapat-dapat mamatay. 


PALAL [pinaikling anyo ng Pelalias, nanganga- 
hulugang “Si Jah ay Namamagitan"]. Tagapagkum- 
puni ng isang bahagi ng pader ng Jerusalem noong 
mga araw ni Nehemias, anak ni Uzai.---Ne 3:25. 


PALAMUTI. Bahagi ng kagayakan na hindi 
naman talaga kailangan sa ganang sarili nito ngu- 
nit nagpapaganda sa kaanyuan ng isang tao o ba- 
gay. Noon, karaniwan nang mga babae ang guma- 
gamit ng mga palamuti ngunit gumagamit din ng 
mga ito ang mga lalaki, ginamit ang mga ito upang 
pagandahin ang mga gusali; kung minsan, pati mga 
hayop ay nilalagyan ng mga palamuti. 

Isinisiwalat ng mga pagtukoy ng Bibliya at ng ebi- 
densiyang nahukay ng mga arkeologo na ang mga 
tao noong mas sinaunang mga panahon ay hin- 
di lamang kakikitaan ng interes sa mga palamu- 
ti kundi mayroon din silang pambihirang kakaya- 
han at kasanayan sa paggawa ng napakaartistikong 
mga palamuti. Ang mga artisano noon ay gumawa 
ng lubhang mapalamuting mga obra sa paghahabi, 
pagbuburda, pag-ukit ng kahoy at garing, at pagpa- 
platero. Ang mga labi ng mga palasyo sa Asirya, 
Babilonya, Persia, at sa lunsod ng Mari ay pawang 
kakikitaan ng magagarbong palamuti, anupat may 
malalaking miyural ang mga iyon sa panloob na 
mga dingding at mga bahorelyebe na mahusay 
ang pagkakaukit at naglalarawan ng mga tagpo sa 
digmaan, pangangaso, at mga gawain sa palasyo, 
upang gayakan kapuwa ang panloob at panlabas na 
mga pader. Kadalasa'y pagkalaki-laking mga pigura 


PALAMUTI 


naman ng dambuhalang mga hayop ang nakatanod 
sa mga pintuan ng palasyo. Sa mga pagsasalarawan 
sa mga relyebe, ang hari at ang iba pang mga tao ay 
kakikitaan ng magagandang burda sa kanilang mga 
kasuutan. Pati ang guwarnisyon ng mga kabayo ay 
lubhang napapalamutian ng mga borlas at mga li- 
lok. (Ihambing ang mga kuwintas ng mga kamelyo 
ng mga Midianita, Huk 8:21, 26.) Mga ipinintang la- 
rawan naman sa mga libingan ang pangunahing 
mapagkukunan ng katibayan mula sa Ehipto, baga- 
man mayroon ding ilang sinaunang kasangkapan 
doon na naingatan, gaya ng mga silyang trono, ma- 
harlikang mga karo, at iba pang mga bagay. 

Hebreo at Kristiyano. Maagang binabanggit 
sa ulat ng Bibliya ang mga alahas, gaya ng gintong 
singsing na pang-ilong at mga pulseras na ibinigay 
kay Rebeka ng lingkod ni Abraham. (Gen 24:22, 30, 
47, 53) Nang si Jose ay maging punong ministro ni 
Paraon, tumanggap siya ng isang gintong kuwintas 
bukod pa sa sariling singsing na panlagda ng mo- 
narkang iyon. (Gen 41:41-43) Sa lahat ng lupain sa 
Bibliya, pangkaraniwan lamang ang gayong mga 
singsing na panlagda, o mga singsing na pantatak, 
anupat kalimita'y nakasabit ang mga ito sa leeg sa 
pamamagitan ng panali. (Ihambing ang Gen 38:18.) 
Ginagamit ito ng indibiduwal sa paglalagay ng kani- 
yang lagda, o opisyal na tatak, sa mga dokumento 
at, samakatuwid, kapag pinahintulutan niyang dal- 
hin ito ng ibang tao, ipinakikilala nito ang taong iyon 
bilang isang tunay at awtorisadong kinatawan ng 
may-ari ng singsing. 

Noong panahon ng Pag-alis, maraming nakuhang 
kagamitang pilak at ginto ang mga Israelita mula sa 
mga Ehipsiyo, at walang alinlangang sa mga ito 
nanggaling ang marami sa mga alpiler, hikaw, sing- 
sing, at iba pang mga bagay na iniabuloy nila para 
sa paghahanda ng tabernakulo, kung paanong bago 
nito ay may-kamalian silang nag-abuloy ng mga 
hikaw na ginto upang maanyuan ang isang idolatro- 
song guya. (Exo 12:35, 36; 32:1-4, 35:20-24) Ang ta- 
bernakulo at ang mga kasangkapan nito ay kakikita- 
an noon ng maraming obra ng mga artisanong 
dalubhasa sa paggawa ng mga kayariang kahoy at 
sa paggawa gamit ang mahahalagang metal at hi- 
yas, gayundin sa paghahabi at pagbuburda. (Exo 
35:25-35) Gayunman, mas maringal pa rito ang 
mga palamuti ng templong itinayo ni Solomon nang 
dakong huli. Ang mga entrepanyo niyaon na gawa 
sa tablang sedro, gayundin ang mga pinto niyaon 
na gawa sa kahoy ng punong-langis at enebro, ay 
inukitan ng mga larawang gaya ng mga palamuting 
hugis-upo, mga bungkos ng bulaklak, mga kerubin, 
at mga larawan ng puno ng palma at pagkatapos ay 
kinalupkupan ng ginto, samantalang ang mga kapi- 
tal naman ng dalawang tansong haligi sa harap ng 
istraktura ay napapalamutian ng mga kayariang tila 


768 


lambat, mga yaring-tanikala, mga granada, at mga 
yaring liryo. (1Ha 6:18, 29, 35; 7:15-22) Nagpamalas 
si Solomon ng masidhing pagpapahalaga sa artisti- 
kong kagandahan, at ang kaniyang malaking tro- 
nong garing na kinalupkupan ng ginto, na may mga 
estatuwa ng mga leon sa magkabila sa tabi ng mga 
patungan ng braso bukod pa sa 12 estatuwa ng leon 
sa anim na baytang sa harap nito, ay walang katu- 
lad sa sinaunang daigdig.---1Ha 10:16-21. 

Gayunman, higit na idiniriin ng Bibliya ang espi- 
rituwal na kagandahan. Ang disiplina ng magulang 
ay “putong na kaakit-akit” sa ulo ng isang tao “at 
magandang kuwintas” sa kaniyang leeg, ang karu- 
nungan ay “isang korona ng kagandahan”: “ang mga 
labi ng kaalaman ay mahahalagang sisidlan” na na- 
kahihigit sa anumang uri ng gintong plorera ng 
isang artisano, “gaya ng mga mansanas na ginto sa 
mga inukit na pilak ang salitang binigkas sa tamang 
panahon,” at “ang hikaw na ginto, at ang palamu- 
ting yari sa pambihirang ginto, ay marunong na 
tagasaway sa taingang nakikinig.” (Kaw 1:9, 4:9, 
20:15: 25:11, 12) Ang babaing maganda ngunit wa- 
lang katinuan ay inihahalintulad sa “gintong sing- 
sing na pang-ilong na nasa nguso ng baboy.”---Kaw 
11:22. 

Pinasisigla, lalo na sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang pagiging katamtaman sa mga bagay- 
bagay. Dapat “gayakan ng mga babae ang kanilang 
sarili ng maayos na pananamit, na may kahinhinan 
at katinuan ng pag-iisip, hindi ng mga istilo ng pag- 
titirintas ng buhok at ginto o mga perlas o napaka- 
mamahaling kagayakan, kundi sa paraan na angkop 
sa mga babae na nag-aangking nagpipitagan sa 
Diyos, samakatuwid nga, sa pamamagitan ng ma- 
bubuting gawa.” (1Ti 2:9, 10) Maitatawag-pansin ni 
Pedro ang mga halimbawa ng mga babaing nabu- 
hay bago ang panahong Kristiyano upang himukin 
ang mga babae na itaguyod ang kagandahan ng 'li- 
him na pagkatao ng puso sa walang-kasiraang kasu- 
utan ng tahimik at mahinahong espiritu, na malaki 
ang halaga sa paningin ng Diyos”; tinukoy niya ang 
mga babaing gaya ni Sara na naggayak ng kanilang 
sarili sa gayong paraan, anupat “nagpapasakop sa 
kani-kanilang asawang lalaki.” (1Pe 3:1-6) Samaka- 
tuwid, kung susundin, inilalaan ng Kasulatan ang 
patnubay hinggil sa wastong pangmalas sa mga pa- 
lamuti at alahas at sa mahusay na pagkatimbang sa 
paggamit nito. 

Ang mga Palamuti sa Hula. Dahil sa kani- 
yang pagpapala sa Jerusalem, inihalintulad ni Jeho- 
va ang kabiserang ito ng Juda sa isang babaing na- 
daramtan ng mamahaling mga kasuutan, anupat 
napapalamutian nang magarbo at nagagayakan ng 
mga alahas. Ngunit sa dahilang naiwala niya ang 
kaniyang espirituwalidad at nagsagawa siya ng es- 
pirituwal na pagpapatutot sa mga bansa, hinubad sa 


769 


kaniya ang kaniyang mga kagayakan at iniwan siya 
na mistulang hubad. (Eze 16:2, 10-39) Natupad ang 
gayong paghuhubad sa kaniya hindi lamang sa es- 
pirituwal na paraan kundi pati sa literal na paraan 
nang kunin ng kaniyang sakim na mga manlulupig 
ang kayamanan ng lunsod, kabilang na ang mga 
pulseras sa paa, mga pamigkis sa ulo, mga palamu- 
ting hugis-buwan, mga palawit sa tainga, mga pul- 
seras, mga talukbong, mga putong, mga kadenilya 
sa paa, mga pamigkis sa dibdib, “mga bahay ng ka- 
luluwa” (malamang na tumutukoy sa mga lalagyan 
ng pabango), mga palamuting kabibi na humihiging 
(mga anting-anting), mga singsing sa daliri at sa 
ilong na isinusuot noon ng “mga anak na babae ng 
Sion.” (Isa 3:16-26) Magiging isang panahon iyon ng 
pagdadalamhati, sapagkat noon kapag nagdadalam- 
hati, kaugalian nang alisin ang mga palamuti.---Exo 
33:4-6. 

Gayunman, kapag tinubos ni Jehova ang Sion 
mula sa pagkatapon sa Babilonya, makasagisag niya 
itong itatayo na may pundasyong safiro, mga moog 
na yari sa mga rubi at mga pintuang-daang yari sa 
malaapoy at kumikinang na mga bato, anupat ito'y 
dahil sa kapayapaan at katuwiran na kaniyang idu- 
dulot (Isa 54:7, 8, 11-14), at madaramtan ito ng ka- 
suutan at mga palamuting tulad ng sa isang kasin- 
tahang babae. (Isa 49:14-18: ihambing ang 61:10.) 
Ang huling nabanggit na larawan ay waring kaha- 
wig ng paglalarawan sa Bagong Jerusalem bilang 
may mga pintuang-daang perlas at mga punda- 
syong tulad ng mga hiyas at bilang nahahandang 
gaya ng “isang kasintahang babae na nagagayakan 
para sa kaniyang asawang lalaki.” (Apo 21:2, 9-21) 
Muli, maliwanag na ang nabanggit na mga palamu- 
ti at kagayakan ay nauugnay sa espirituwal na mga 
katangian at pagpapala na resulta ng pagsang-ayon 
at pabor ng Diyos. 

Sa kabaligtaran, ang Babilonyang Dakila, ang ma- 
kasagisag na babae na nakikiapid sa mga hari sa 
lupa, ay nagsusuot ng maharlikang kagayakan at 
mga palamuti at namumuhay sa walang-kahihi- 
yang karangyaan, ngunit siya'y sasamsaman ng la- 
hat ng kaniyang maririlag na kasuutan, huhubaran, 
at pupuksain. Huwad ang kaniyang kagandahan, at 
"niluluwalhati niya ang kaniyang sarili: dahil dito, 
ang kaniyang mga palamuti ay hindi kumakatawan 
sa pagpapala at pabor ng Diyos kundi, sa halip, ku- 
makatawan ito sa kaniyang mga pagkukunwari at 
sa mga pakinabang na natatamo niya, gaya ng 
kapangyarihan at kayamanan, sa kaniyang tulad- 
patutot na landasin.--Apo 17:3-5, 16; 18:7-20. 

Tingnan ang ABALORYO, MGA, ALPILER, HIKAW, Hi- 
YAS AT MAHAHALAGANG BATO, KUWINTAS, PULSERAS; 
PULSERAS SA BUKUNG-BUKONG, SINGSING, SINGSING NA 
PANG-ILONG. 


PALASYO 
PALANGGANA. Tingnan ang HUGASAN. 


PALASO. 


PALASYO. Ang maharlikang tirahan ng isang 
soberano: kung minsan ay tumutukoy sa malaki at 
maringal na tahanan ng isang prinsipe o ng isang 
taong makapangyarihan at mayaman. (Dan 4:4: Luc 
11:21, tingnan ang PALASYO NG GOBERNADOR.) Isang 
salitang Hebreo para sa palasyo, heh-khal, ang ka- 
dalasang ikinakapit noon sa templo bilang ang taha- 
nang dako ng Soberanong Panginoong Jehova. (1Sa 
1:9, 1Ha 6:3; Ezr 5:14, Dan 5:3) Kalimitan na, ang 
sinaunang mga palasyo ay tulad-kastilyong mga 
tanggulan na may mga pader na moog at pagkala- 
ki-laking pintuang-daan. (Ne 1:1, Es 1:2) Ang mala- 
lawak na looban at mararangyang pribadong hardin 
naman, na pangkaraniwan na sa mga palasyo noon, 
ay nagdulot ng karilagan at kagandahan sa bakuran 
ng mga ito.--Es 1:5. 

Binabanggit ng Bibliya ang mga palasyo ng Asir- 
ya (Na 1:1: 2:6), Babilonya (2Ha 20:18, 2Cr 36:7, Isa 
39:7: Dan 1:4: 5:5), at Persia (Ezr 4:14: Es 7:7, 8). Ya- 
ong mga nasa Babilonya ay inilarawan bilang “mga 
palasyo ng masidhing kaluguran.” (Isa 13:22) Ang 
isa sa pinakamariringal na palasyo ng sinaunang 
daigdig ay yaong itinayo ni Solomon, gaya ng ipina- 
kikita ng impresyon dito ng reyna ng Sheba.--- 1Ha 
10:4, 5. 

Ang palasyo ni Solomon, na itinayo sa Bundok Mo- 
ria sa timog ng templo, ay isa lamang sa mga is- 
traktura ng pamahalaan sa lugar na iyon na kung 
pagsasama-samahin ay inabot nang 13 taon upang 
maitayo. Kabilang sa kalipunang ito ng mga gusa- 
li ng hari ang Bahay ng Kagubatan ng Lebanon, ang 
Beranda ng mga Haligi, at ang Beranda ng Trono. 
Bukod sa palasyo ng hari, mayroon ding isang pan- 
tanging bahay para sa anak na babae ni Paraon, isa 
sa maraming asawa ni Solomon.--- 1Ha 7:1-8. 

Ang nalalaman nating paglalarawan hinggil sa 
palasyo ni Solomon ay kaunting-kaunti kung iha- 
hambing sa mga detalye tungkol sa malapalasyong 
templo. Ngunit ipinahihiwatig ng laki ng mga ba- 
tong pundasyon nito na malamang na isang ka- 
hanga-hangang istraktura ang palasyo. Ang mga 
batong ito ay may haba na walong siko (3.6 m; 
11.7 piye) at sampung siko (4.5 m; 14.6 piye), at ma- 
lamang na ang lapad at kapal ng mga ito ay katug- 
ma ng haba ng mga bato, anupat tumitimbang ang 
mga ito nang maraming tonelada. Ang mga ding- 
ding ay yari sa mamahaling mga bato na maingat 
na nilagari ayon sa mga kahilingang sukat kapuwa 
sa loob at labas na mga bahagi ng dingding.---1Ha 
7:9-11, ihambing ang Aw 144:12. 

Sa ika-45 awit, nang tukuyin ng salmista ang 
“maringal na palasyong garing,” maaaring ang nasa 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


PALASYO NG GOBERNADOR 


isip niya ay ang mga palamuti at mga kagamitan ng 
palasyo ni Solomon. Ikinapit ng apostol na si Pablo 
ang mga salita ng awit na ito kay Jesu-Kristo, ang 
makalangit na Hari.--Aw 45:8, 15, ihambing ang 
Aw 45:6, 7 sa Heb 1:8, 9; Luc 4:18, 21. 


PALASYO NG GOBERNADOR. Ang ter- 
minong Griego na prai'to'ri'on (mula sa Lat., praeto- 
rium) ay tumutukoy sa opisyal na tirahan ng mga 
Romanong gobernador. Sa palasyo ng gobernador 
sa Jerusalem pinagtatanong ni Poncio Pilato si Kris- 
to Jesus, at sa looban naman nito siya nilibak ng 
mga kawal na Romano. (Mar 15:16; Ju 18:28, 33, 
19:9) Iniuugnay ng ilan ang palasyo ng gobernador 
sa Tore ng Antonia, ngunit iminumungkahi naman 
ng iba na malamang na ito ang palasyong itinayo ni 
Herodes na Dakila. Bilang suporta sa pangmalas na 
kababanggit lamang, iniharap ang sumusunod na 
mga dahilan: (1) Ayon sa unang-siglong Judiong pi- 
losopo na si Philo (The Embassy to Gaius, XXXIX, 
306), ang palasyo ni Herodes ay tinatawag na “ang 
bahay ng mga gobernador,” at doon nagsabit ng 
mga kalasag si Gobernador Pilato bilang parangal 
kay Tiberio Cesar. (2) Iniulat ng Judiong istoryador 
na si Josephus na doon humimpil ang prokurador 
na si Gessius Florus. (The Jewish War, II, 301 
[xiv, 8]) (3) Ang palasyo ni Herodes sa Cesarea ang 
nagsilbing palasyo ng gobernador sa lunsod na 
iyon.---Gaw 23:33-55. 

Ang palasyo ni Herodes sa Jerusalem ay nasa 
HK panulukan ng ilayang lunsod, samakatuwid nga, 
ng timugang bahagi ng lunsod. Ayon sa paglalara- 
wan ni Josephus, napalilibutan iyon ng pader na 
30 siko ang taas (13 m; 44 na piye) at may mga to- 
reng pare-pareho ang mga pagitan. Sa loob ng mga 
pader ay may mga portiko, mga looban, at mara- 
ming punungkahoy. Ang mga silid ay may ma- 
rarangyang kasangkapang ginto, pilak at marmol. 
May mga silid-tulugan doon para sa isang daang 
panauhin.--Jewish Antiquities, XV, 318 (ix, 3): The 
Jewish War, V, 173-182 (iv, 4). 


PALATANDAAN [sa Ingles, portent]. Isang 
bagay na nagbibigay ng pahiwatig hinggil sa mga 
kalagayan o mga pangyayari sa hinaharap, gayun- 
din, isang kababalaghan. 

Ang salitang Hebreo na moh-pheth' ay karaniwan 
nang nangangahulugan ng “himala,” gaya ng mga 
himalang isinagawa sa pamamagitan nina Moises at 
Aaron sa Ehipto. Gayunman, sa ilang kaso, malinaw 
na ang terminong ito ay ginagamit upang manga- 
hulugan ng “palatandaan,” gaya halimbawa kapag 
ang isang propeta o mananaginip ay nagbigay ng 
isang tanda o palatandaan (na matutupad sa hi- 
naharap) upang patotohanan ang kaniyang hula. 
--Deu 13:1-3. 


770 


Ang palatandaan (moh-pheth') ay maaaring tu- 
mukoy sa isang makahimalang gawa na nagpapa- 
malas ng kapangyarihan ng Diyos, gaya noong 
baakin ni Jehova ang altar ni Jeroboam, anupat ipi- 
nahiwatig nito na sa hinaharap ay may isasaga- 
wang mas malawakang paglalapat ng kaniyang 
kahatulan may kinalaman sa altar at sa mga nag- 
lilingkod doon. (1Ha 13:1-5, ihambing ang katupa- 
ran nito pagkaraan ng mga 300 taon sa 2Ha 23:16- 
20.) Maaari rin na ang palatandaan ay isa lamang 
di-pangkaraniwang pagkilos na isinagawa ng isang 
tao, gaya noong maghubad si Isaias at maglakad 
nang nakatapak upang ipahiwatig ang mga kalaga- 
yang sasapit sa Ehipto at Etiopia sa mga kamay ng 
hari ng Asirya (Isa 20:3-6), o noong bumutas si 
Ezekiel sa pader (malamang na sa pader ng kani- 
yang tirahan) at ilabas niya roon ang kaniyang 
dala-dalahan bilang palatandaan ng pagkatapon na 
daranasin ng Juda.--Eze 12:5-11, ihambing ang 
24:18-27. 

Yamang ang palatandaan ay isang tanda na nag- 
sisilbing pahiwatig ng mga pangyayari o mga kala- 
gayan sa hinaharap, maaaring gamitin ng isang 
manunulat ang salitang moh:pheth” (palatandaan, 
o himala) upang tukuyin ang isang bagay na tinu- 
koy naman ng ibang manunulat bilang 'ohth (tan- 
da). (Ihambing ang 2Cr 32:24 sa 2Ha 20:8, 9.) Ang 
isang “tanda” ay maaaring magsilbing giya o pahi- 
watig para sa kasalukuyan at gayundin para sa 
hinaharap, samantalang ang isang “palatandaan” 
ay pangunahin nang nauugnay sa hinaharap. Ang 
pagtukoy sa isang bagay bilang “tanda” ay nagdiri- 
in na mayroon itong kahulugan, para sa kasaluku- 
yan man o para sa hinaharap. Ang pagtukoy naman 
dito bilang “palatandaan” ay nagdiriin sa kahulugan 
nito may kaugnayan sa hinaharap. 

Kaayon nito, nang sipiin ng apostol na si Pedro 
ang Joel 2:30, na humula ng “mga palatandaan 
[pangmaramihan ng Hebreong moh-pheth'] sa mga 
langit at sa lupa,” may binanggit siya na “mga pala- 
tandaan [pangmaramihan ng Gr. na teras] sa la- 
ngit sa itaas at mga tanda [pangmaramihan ng 
se-mei'on] sa lupa.” (Gaw 2:14, 19) Sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, ang te ras ay laging ginagamit 
na kasama ng se-mei'on (“tanda”), anupat kapuwa 
lumilitaw sa anyong pangmaramihan.--Gaw 7:36, 
14:3: 15:12, 2Co 12:12. 

Pangunahin na, ang teras ay tumutukoy sa anu- 
mang gawa o bagay na pumupukaw ng pagka- 
mangha, kung kaya sa ilang kaso ay angkop itong 
isalin bilang “mga kababalaghan.” (Mat 24:24, Ju 
4:48) Kapag mas malinaw na nauugnay ito sa hina- 
harap, mas angkop naman itong isalin bilang “pala- 
tandaan.” Gumawa si Jehova ng “mga makapangya- 
rihang gawa at mga palatandaan at mga tanda” 


771 


sa pamamagitan ni Jesus upang magsilbing mga 
patotoo na si Jesus ang “Isa na Isinugo” ng Diyos. 
(Gaw 2:22) Ang makahimalang mga pagpapagaling 
at mga pagbuhay-muli na isinagawa ni Jesus ay 
hindi lamang pumukaw ng pagkamangha kundi 
nagpahiwatig din kung ano ang gagawin niya sa hi- 
naharap sa mas malawak na antas. (Ju 6:54: iham- 
bing ang Ju 1:50, 51: 5:20, 28.) Ang ilan sa kaniyang 
mga gawa ay mga palatandaan ng kaniyang magi- 
ging gawain sa hinaharap bilang Mataas na Saser- 
dote ng Diyos, anupat nagpapatawad ng mga kasa- 
lanan at gumaganap bilang Hukom. (Mat 9:2-8, Ju 
5:1-24) Ang iba ay nagsilbing katibayan hinggil 
sa tataglayin niyang awtoridad at kapangyarihan 
upang kumilos laban kay Satanas at sa mga demo- 
nyo nito sa pagbubulid sa kanila sa kalaliman. (Mat 
12:22-29: Luc 8:27-33, ihambing ang Apo 20:1-3.) 
Ang lahat ng gayong mga gawa ay patiunang luma- 
rawan sa kaniyang Mesiyanikong Pamamahala bi- 
lang Pinahirang Hari ng Kaharian ng Diyos. 

Sa katulad na paraan, ang mga alagad ni Jesus, 
bilang mga saksi sa kaniyang mga turo at pagkabu- 
hay-muli, ay sinuportahan ng Diyos sa pamamagi- 
tan ng “mga tanda at ng mga palatandaan din at 
iba't ibang makapangyarihang mga gawa.” (Heb 2: 
3, 4, Gaw 2:43, 5:12) Ang mga ito ay nagsilbing ka- 
tibayan na nakikitungo ang Diyos sa bagong-tatag 
na kongregasyong Kristiyano at naging palatandaan 
na gagamitin niya ang kongregasyong iyon sa hina- 
harap upang isakatuparan ang kaniyang kalooban at 
layunin.--Ihambing ang Ju 14:12. 

Kung paanong noon ay may bumangon na mga 
bulaang propeta sa Israel, may babangon din na 
isang “taong tampalasan” mula sa inihulang aposta- 
sya sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Ang kani- 
yang pagkanaririto ay isisiwalat ng “pagkilos ni Sa- 
tanas taglay ang bawat makapangyarihang gawa at 
kasinungalingang mga tanda at mga palatandaan.” 
(2Te 2:3-12) Kaya ang mga katibayang ito na su- 
suporta sa apostasya ay hindi magiging mahina 
kundi maghahayag ng kapangyarihan ni Satanas. 
Gayunman, ang mga palatandaan ay kasinungali- 
ngan lamang, anupat mapandaya sa ganang sarili 
o umaakay sa maling mga konklusyon. Bagaman sa 
wari'y ipinamamalas ng mga iyon ang kaganda- 
hang-loob at pagpapala ng Diyos, ang totoo ay ilili- 
his ng mga iyon ang mga tao mula sa pinagmumu- 
lan at landas ng buhay.--Ihambing ang 2Co 11: 
3, 12-15, tingnan ang HIMALA, KAPANGYARIHAN, MA- 
KAPANGYARIHANG MGA GAWA, TANDA. 


PALAWIT SA TAINGA. Tingnan ang Hi- 
KAW. 


PALAYOK. Tingnan ang PAGLULUTO, MGA KAGA- 
MITAN SA PAGLULUTO. 


PALAYOK, BASAG NA 


PALAYOK, BASAG NA. Isang bibinga o ba- 
sag na piraso ng mga kagamitang luwad. Ang sali- 
tang Hebreo na che'res, bagaman kung minsa'y iki- 
nakapit sa di-basag na sisidlang luwad o luwad na 
prasko (Bil 5:17; Jer 19:1), ay posibleng nauugnay sa 
isang salitang Arabe na nangangahulugang “kayu- 
rin” o “kaskasin” at sa gayo'y maaaring tumukoy sa 
isang bagay na magaspang, gaya ng isang basag na 
palayok. Nang pasapitan ni Satanas si Job ng “ma- 
lulubhang bukol” mula sa tuktok ng kaniyang ulo 
hanggang sa talampakan ng kaniyang paa, “kumu- 
ha [si Job] ng bibingang luwad upang ipangkayod sa 
kaniyang sarili.” (Job 2:7, 8) At tungkol sa Leviatan, 
ganito ang sinasabi: “Ang kaniyang pang-ilalim na 
mga bahagi ay gaya ng matutulis na bibingang lu- 
wad.”--Job 41:1, 30. 

Ang salitang Griego na o'stra'kon (lumilitaw sa 
LXX sa Job 2:8) ay katawagang ginamit ng mga 
Griego para sa mga basag na palayok kung saan sila 
nagtatala ng mga boto. 

Mga Tuklas sa Arkeolohiya. Sa paghuhu- 
kay nila sa sinaunang mga lugar, mga basag na 
palayok, o mga piraso ng mga kagamitang luwad, 
ang pinakamaraming tuklas na natatagpuan ng 
mga arkeologo. Noong nakalipas, ang isang basag 
na piraso ng mga kagamitang luwad ay maaaring 
gamiting pangkalahig ng mga abo o panalok ng tu- 
big. (Isa 30:14) Ngunit sa Ehipto, Mesopotamia, at 
sa iba pang dako sa sinaunang Gitnang Silangan, 
pantanging ginamit ang mga basag na palayok bi- 
lang mumurahing materyales na mapagsusulatan. 
Bilang halimbawa, mga bibingang luwad ang gina- 
mit para sa kilalang Lachish Letters, na paulit-ulit 
na naglalaman ng banal na pangalang Jehova sa 
anyong Tetragrammaton (YHWH). Sa Ehipto, na- 
tagpuan ng mga arkeologo ang napakaraming pi- 
raso ng batong-apog at mga bibingang luwad na 
kakikitaan ng mga drowing at mga inskripsiyong 
isinulat sa pamamagitan ng tinta (karaniwa'y sa 
kabit-kabit na sulat na hieroglyphic), anupat mara- 
mi ang sinasabing mula pa noong mga ika-16 
hanggang ika-11 siglo B.C.E. at posibleng ang ilan 
ay mula pa nga noong mga araw ni Moises at ng 
pagkaalipin ng Israel sa Ehipto. Ang ilan sa mga 
bibingang ito na may inskripsiyon ay naglalaman 
ng mga kuwento, tula, himno, at iba pang katu- 
lad nito, anupat ang iba ay malamang na isinu- 
lat bilang mga aralin sa paaralan. Lumilitaw na 
ang mga bibingang luwad ay karaniwang ginaga- 
mit ng mga tao bilang materyales na mapagsu- 
sulatan kung paanong ginagamit sa ngayon ang 
mga memo pad at iba pang mga piraso ng papel, 
upang itala ang mga kuwenta, benta, kontrata sa 
pag-aasawa, hablahan, at maraming iba pang ba- 
gay. 


PALESTINA 


Mahigit sa 60 ostracon na may inskripsiyong gi- 
namitan ng tinta sa sulat na Paleo-Hebreo ang na- 
tuklasan sa mga guho ng maharlikang palasyo sa 
Samaria. Ang mga iyon ay waring mga rekord ng 
ani ng mga ubasan, anupat marami ang posibleng 
mula pa noong panahon ni Jeroboam II. Nakatala rin 
sa mga iyon ang mga pangalan ng mga lugar at 
mga tao, anupat kabilang sa huling nabanggit ang 
ilang tambalang anyo na ginagamitan ng mga pa- 
ngalang Baal, El, at Jehova. 

Kabilang sa mga Griegong ostracon na natagpuan 
sa Ehipto ay ang iba't ibang uri ng mga dokumento, 
pangunahin na ang mga resibo sa buwis. Ang mga 
ito ay nagbibigay ng kaunawaan sa wikang Griego 
na sinalita ng karaniwang mga tao sa lupaing iyon 
noong mga panahong Ptolemaiko, Romano, at Bizan- 
tino, kung kaya't mapapakinabangan ang mga ito sa 
pag-aaral ng Koine na ginamit ng mga manunulat 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Dalawampung 
Griegong ostracon na natagpuan sa Mataas na Ehip- 
to ang may nakasulat na mga bahagi ng apat na 
Ebanghelyo, anupat ang mga ito'y malamang na 
mula pa noong ikapitong siglo C.E. 

Ginamit sa mga Ilustrasyon. Sa Kasulatan, 
ang mga basag na palayok ay ginagamit din sa ma- 
kasagisag na paraan. Halimbawa, nang siya'y ma- 
pighati at mapalibutan ng mga kaaway, sinabi ni 
David sa isang awit na humuhula hinggil sa mga 
pagdurusa ng Mesiyas: “Ang aking kapangyarihan 
ay natuyong gaya ng bibingang luwad.” (Aw 22:11- 
15) Habang niluluto sa hurno ang mga kagamitang 
yari sa luwad, ang mga ito'y natutuyo nang husto, 
at makikita ang kanilang karupukan kapag nagka- 
basag-basag ang sisidlan. 

Noong mga araw ni Haring Solomon, maliwanag 
na laganap ang mga pamamaraan ng pagpapakin- 
tab sa mga kagamitang luwad, sapagkat sinasabi ng 
Kawikaan 26:23: “Gaya ng pampakintab na pilak na 
ikinakalupkop sa bibingang luwad ang maaalab na 
labi na may masamang puso.” Gaya ng “pampakin- 
tab na pilak” na nagkukubli sa luwad na tinatakpan 
nito, naikukubli ng “maaalab na labi” ang “masa- 
mang puso” kapag pakunwari lamang ang pakiki- 
pagkaibigan. 

Binabalaan ni Jehova si Oholiba (ang Jerusalem) 
na siya'y mapupuno ng kalasingan at pamimighati, 
anupat iinuman niya ang kopang ininuman ng kani- 
yang kapatid na si Ohola (ang Samaria). linuman ng 
Juda ang makasagisag na kopang ito hanggang sa 
ito'y masaid, anupat lubusang ilalapat sa kaniya ang 
mga kahatulan ng Diyos. Kaya naman, sa pama- 
magitan ni Ezekiel ay sinabi ng Diyos: “Kailangan 
mong inumin iyon at sairin iyon, at ang mga lu- 
wad na bibinga niyaon ay ngangatngatin mo. ”---Eze 
23:4, 32-34. 


772 


Ang ganap na kahibangan ng pagrereklamo ng 
tao laban sa Diyos at pamimintas niya sa mga pag- 
kilos ng Diyos ay ipinakikita ng mga salitang: “Sa 
aba niyaong lumalaban sa kaniyang Tagapag-anyo, 
gaya ng isang bibingang luwad sa iba pang mga bi- 
bingang luwad sa lupa! Dapat bang sabihin ng lu- 
wad sa tagapag-anyo nito: “Ano ang ginagawa mo?" 
At ang iyong ginawa ay magsasabi: ‘Wala siyang 
mga kamay”?”--Isa 45:9, 13. 


PALESTINA. Arg lupain na nasa silanganing 
dulo ng Mediteraneo, na minsang tinirahan ng sina- 
unang bansang Israel. Ang pangalang ito'y hinalaw 
sa Latin na Palaestina at sa Griegong Palai:sti'ne. 
Ang huling nabanggit na salita ay hinalaw naman 
sa Hebreong Pele'sheth. Sa Hebreong Kasulatan, 
ang Pele'sheth (isinalin bilang “Filistia”) ay tumutu- 
koy lamang sa limitadong baybaying teritoryo na ti- 
nirahan ng mga Filisteo. (Exo 15:14, Aw 60:8, 83:7: 
87:4: 108:9; Isa 14:29, 31; Joe 3:4) Gayunman, gina- 
mit ni Herodotus, noong ikalimang siglo B.C.E., at 
nang maglaon ng iba pang sekular na manunulat 
(sina Philo, Ovid, Pliny, Josephus, Jerome) ang mga 
terminong Griego at Latin upang tumukoy sa buong 
teritoryo na dating kilala bilang “lupain ng Canaan" 
o “lupain ng Israel.” (Bil 34:2, 1Sa 13:19) Dahil ipina- 
ngako ni Jehova ang lupaing ito kay Abraham at sa 
mga inapo nito (Gen 15:18, Deu 9:27, 28), angkop 
din itong tawagin na Lupang Pangako o Lupang Ipi- 
nangako. (Heb 11:9) Pasimula noong Edad Medya, 
kadalasa'y tinatawag itong Banal na Lupain. 

Masasabing pinag-uugnay ng Palestina ang mga 
kontinente ng Europa, Asia, at Aprika. Dahil dito, 
ang Palestina ay mistulang nasa gitna ng isang bi- 
log at nakapalibot sa kaniya ang sinaunang mga ka- 
pangyarihang pandaigdig ng Ehipto, Asirya, Babilo- 
nya, Persia, Gresya, at Roma. (Eze 5:5) Palibhasa'y 
nakukulong ng malalaking disyerto sa S at Tat ng 
Malaking Dagat, o Mediteraneo, sa K, ang Palestina 
ay nagsilbing tulay na lupa sa pagitan ng mga ilog 
ng Nilo at Eufrates. Ang tulay na ito'y binagtas ng 
mga pulutong na nagparoo't parito sa mga ruta ng 
pandaigdig na kalakalan. Matatagpuan sa tinata- 
wag na Fertile Crescent, ang Palestina ay kawili- 
Wiling pag-aralan. Isa itong magandang lugar na bi- 
niyayaan ng sariling likas na yaman at espesyal na 
mga katangian. 

Batay sa paggamit ngayon sa terminong “Palesti- 
na,” ito'y tumutukoy sa isang kalakhang rehiyon. 
Hindi ito nagpapahiwatig ng tiyak na mga hangga- 
nan. Sa T, maaaring gunigunihin ang isang linya 
mula sa timugang dulo ng Dagat na Patay hang- 
gang sa TS sulok ng Mediteraneo, at sa H naman ay 
isa pang linya na bumabagtas mula sa timugang 
mga dalisdis ng Bundok Hermon hanggang sa isang 


773 


lugar malapit sa lunsod ng Tiro. Ang lugar na ito, 
mula sa H hanggang sa T, o “mula sa Dan hanggang 
sa Beer-sheba” (1Sa 3:20, 2Sa 3:10), ay may haba na 
mga 240 km (150 mi). Mula sa Dagat Mediteraneo 
sa K, ang Palestina ay umaabot sa Disyerto ng 
Arabia sa S. Sa kabuuan, ang lugar na ito'y mga 
25,500 km kuwadrado (9,850 mi kuwadrado), anu- 
pat mas maliit sa Belgium, ngunit mas malaki nang 
kaunti sa estado ng New Hampshire sa E.U.A. 

Heograpikong Kaanyuan. (MAPA, Tomo 1, 
p. 333) Upang magkaroon ng kumpletong larawan 
ng heograpiya nito, makatutulong kung hahatiin 
ang teritoryo ng Palestina sa apat na rehiyon, mula 
sa H patungong T. 

Una, isang pahaba at matabang kapatagan ang 
makikita sa kahabaan ng baybayin, isang baybayin 
na sa kalakhang bahagi ay halos walang likas na 
mga daungan. Ang baybaying kapatagang ito ay hi- 
nahati sa dalawang seksiyon ng lungos ng kahanga- 
hangang Kabundukan ng Carmel, na halos nakau- 
ngos hanggang sa dagat. Ang hilagaang seksiyon ay 
nakilala bilang ang Kapatagan ng Aser o Fenicia. 
Ang timugang bahagi naman ay lumiligid sa mga 
burol ng buhangin na katabing-katabi ng dagat, at 
binubuo ito ng Kapatagan ng Saron at ng Kapatagan 
ng Filistia. Ang huling nabanggit na kapatagan ay 
papaluwang sa gawing T. 

Ang ikalawang heograpikong rehiyon, na kalapit 
lamang ng tabing-dagat na mga kapatagan, ay bi- 
nubuo ng pangunahing mga kabundukan. Ang mga 
kabundukang ito'y bumabagtas mula sa H patu- 
ngong T na parang pinakagulugod ng bansa. Mata- 
tagpuan sa H ang mga bundok ng Neptali, na tina- 
tawag ding Mga Burol ng Galilea. Ang mga ito'y 
ekstensiyon ng kabundukan ng Lebanon, na nakila- 
la sa mga kagubatan nito ng sedro at sa promi- 


PALESTINA 


nenteng Bundok Hermon, na umaabot sa taas na 
2,314 na m (9,232 piye). Ang hilagaang mga bun- 
dok ng Palestina ay may altitud na mula 1,208 m 
(3,963 piye) sa Har Meron na nasa Mataas na Gali- 
lea hanggang 562 m (1,844 na piye) para naman sa 
Bundok Tabor, na napabantog noong panahon ni 
Barak. (Huk 4:12) Sa ibaba ng Bundok Tabor ay ma- 
tatagpuan ang isang maituturing na malapad na 
gitnang kapatagan na nakapahalang sa bansa mula 
sa K patungong S. Inihihiwalay nito ang hilagaang 
mga bundok mula sa mga nasa T. Sa Libis ng Jez- 
reel, o Esdraelon, nangyari ang maraming mahaha- 
lagang pagbabaka. Mayroon itong dalawang bahagi, 
ang silanganing “mababang kapatagan ng Jezreel,” 
at ang kanluraning seksiyon, ang “kapatagang libis 
ng Megido.”---Jos 17:16, 2Cr 35:22. 

Sa dakong K at H ng libis ng Megido, na dinaraa- 
nan ng tubig ng Kison, ay naroon ang Kabundukan 
ng Carmel na bumabagtas nang patimog-silangan 
mula sa baybayin. Dumurugtong ito sa mga bundok 
ng Efraim, o Samaria, na kinaroroonan naman ng 
makasaysayang mga taluktok ng Gerizim at Ebal. 
Ang huling nabanggit na taluktok ay may taas na 
mahigit sa 900 m (3,000 piye). (Deu 11:29) Sa ga- 
wing T pa, ang kabundukang ito'y nakilala bilang 
ang “bulubunduking pook ng Juda,” sapagkat baga- 
man ang mga taluktok nito ay may taas na mula 
600 m (2,000 piye) hanggang sa mahigit na 1,000 m 
(3,300 piye), ang lugar na ito sa kalakhan ay binu- 
buo ng mga talampas, pabilog na mga burol, at di- 
gaanong matatarik na dalisdis. (2Cr 27:4: Luc 1:39) 
Sa rehiyong ito matatagpuan ang mga lunsod ng Je- 
rusalem, Betlehem, at Hebron. 

Sa T, ang kabundukan ng Juda ay unti-unting du- 
murugtong sa Negeb, isang pangalan na ipinapala- 
gay na mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 


CROSS ag TION 


PALESTINA 


Baybaying 
Kapatagan 


Sepela 


Malaking Dagat 


Lebel ng Dagat 


Kbdk. ng 


Lebanon Talampas 


Kbdk. ng Bdk. Hermon 


Samaria 


Kbdk. ng 


Juda Libis ng 


Jordan 


PALESTINA 


“maging tigang.” Ang rehiyon ng Negeb ay umaa- 
bot sa agusang libis ng Ehipto at nagsilbing timu- 
gang bahagi ng Palestina. Nasa hilagaang gilid ng 
Negeb ang tulad-oasis na lunsod ng Beer-sheba at 
nasa pinakadulong timog naman ang Kades-barnea. 
--Gen 12:9, 20:1, 22:19. 

Mula sa K, kapag ang isa ay papalapit sa kabun- 
dukan ng Juda, madaraanan niya ang maburol na 
seksiyon na tinatawag na Sepela. Ito'y may maliliit 
na K-S libis na nagmumula sa mga baybaying kapa- 
tagan at tumatalunton sa bulubunduking lupain. 
(Jos 9:1) Sa kalakhang bahagi, ang mga burol na 
ito'y maaaring panginainan ng mga kawan at mga 
bakahan, at ang mga bukal sa mga libis ay maka- 
paglalaan naman ng kinakailangang tubig. 

Ang ikatlong bahagi ng heograpiya ng Palestina 
ay ang malaking Rift Valley, na kung minsa'y tina- 
tawag na Araba. (Deu 11:30) Hinahati nito nang pa- 
haba ang bansa, mula sa itaas pababa. Ang malalim 
na guwang na ito'y nagsisimula sa Sirya sa da- 
kong H at bumabagtas nang patimog hanggang sa 
Gulpo ng ‘Aqaba ng Dagat na Pula. Lalo pang na- 
ging kahanga-hanga ang malalim na dakong ito 
sa gitna ng lupain dahil sa mga kabundukan at mga 
dalisdis na nakahanay sa magkabilang panig nito. 

Kung tataluntunin ng isa ang tulad-trinsera at 
malalim na dakong ito mula sa H patungong T, 
siya'y biglang lulusong mula sa mabuburol na paa- 
nan ng Bundok Hermon patungo sa Lunas ng Hula, 
kung saan dating lumilikha ng isang maliit na lawa 
ang bukal ng Jordan. Mula roon, ang Jordan, sa dis- 
tansiyang mga 16 na km (10 mi), ay mabilis na lu- 
mulusong nang mahigit sa 270 m (890 piye) patu- 
ngo sa Dagat ng Galilea, na mga 210 m (700 piye) 
ang kababaan mula sa kapantayan ng dagat. Mula 
sa Galilea hanggang sa Dagat na Patay, ang ma- 
laking guwang na ito ay ang mismong Libis ng 
Jordan, at tinatawag ito ng mga Arabe na Ghor, 
nangangahulugang “malalim na dako.” Ito'y isang 
“bangin” na ang ibang bahagi ay umaabot nang 
19 na km (12 mi) ang lapad. Ang mismong Jordan 
ay mas mababa nang mga 45 m (150 piye) sa pina- 
kasahig ng libis na ito, at habang dahan-dahang 
nagpapaliku-liko ang Jordan pababa sa Dagat na Pa- 
tay, patuloy itong lumulusong nang mga 180 m 
(600 piye). (LARAWAN, Tomo 1, p. 334) Kaya naman, 
ang Dagat na Patay ay mas mababa nang mga 
400 m (1,300 piye) mula sa lebel ng Mediteraneo 
--ang pinakamababang dako sa balat ng lupa. 

Sa timog ng Dagat na Patay, ang ekstensiyon ng 
Rift Valley na 160 km (100 mi) pa ang haba hang- 
gang sa Gulpo ng ‘Aqaba ay mas kilala bilang ang 
mismong Araba. (Deu 2:8) Ang pinakamataas na 
bahagi nito ay sa kalagitnaan, mga 200 m (650 piye) 
ang taas mula sa kapantayan ng dagat. 


774 


Ang ikaapat na heograpikong rehiyon ng Palesti- 
na ay binubuo ng mga burol at mga talampas 
sa S ng malaking guwang ng Jordan. (Deu 2:36, 37: 
3:8-10) Sa H, ang sakahang lupaing ito ay nakarara- 
ting sa S ng Dagat ng Galilea at marahil ay umaa- 
bot nang 100 km (60 mi) doon. Sa T naman, mga 
40 km (25 mi) lamang ang lapad nito bago ito ma- 
ging isang ilang, o tigang na mga lupain na na- 
giging bahagi ng Disyerto ng Arabia. Ang mas 
malawak na hilagaang seksiyon ng alun-along sila- 
nganing rehiyon na ito, sa itaas ng Ramot-gile- 
ad, ay tinatawag na lupain ng Basan, mga 600 m 
(2,000 piye) ang katamtamang altitud nito. Sa T ng 
Basan, ang tulad-bobidang pook ng Gilead ay uma- 
abot sa taas na 1,000 m (3,300 piye). Sa T ng Gile- 
ad, kahangga ng pook na ito ang talampas sa H ng 
agusang libis ng Arnon, ang lugar na kinaroroonan 
ng Bundok Nebo, na may taas na mahigit sa 800 m 
(2,630 piye). Kahangga naman ng teritoryong ito 
(na minsa'y naging pag-aari ng mga Ammonita) 
sa T ng agusang libis ng Arnon ang lupain ng Moab. 
--Jos 13:24, 25: Huk 11:12-28. 

Mga Pangalang Heograpiko. Ang sinaunang 
mga pangalang Hebreo ng maraming lunsod, bun- 
dok, at libis sa Palestina ay naglaho na. Isang dahi- 
lan nito ay ang pananakop ng mga Arabe sa Pales- 
tina mula noong 638 C.E. Ngunit, yamang wikang 
Arabe ang buhay na wika na may pinakamalapit na 
kaugnayan sa Hebreo, sa ilang kaso ay posibleng 
matukoy nang may katumpakan ang ilang sinau- 
nang mga lugar at mga lokasyon ng mahahalagang 
pangyayari. 

Itinala sa sumunod na pahina ang ilang karani- 
wang terminong heograpiko na Arabe at Hebreo na 
makatutulong upang maiugnay sa mga lokasyon sa 
Bibliya ang ilang lugar. 

Klima. Ang Palestina ay may sari-saring klima 
dahil sa iba't ibang topograpiya nito. Ang iba't ibang 
altitud, sa loob ng mga 160 km (100 mi), mula sa 
Dagat na Patay hanggang sa Bundok Hermon, ay 
lumilikha ng sari-saring klima na katumbas ng mga 
klima sa loob ng libu-libong milyang latitud sa pa- 
gitan ng Tropiko at Artiko. Ang Bundok Hermon ay 
kadalasang nababalutan ng niyebe sa kalakhang ba- 
hagi ng taon, samantalang sa ibaba sa kahabaan ng 
Dagat na Pula, ang temperatura kung minsan ay 
umaabot ng 50° C. (122° F.). Nagiging katamtaman 
naman ang temperatura sa kahabaan ng gitnang 
kabundukan dahil sa hanging pumapaitaas mula sa 
Mediteraneo. Dahil dito, madalang na uminit nang 
mahigit sa 32° C. (90° F.) sa Jerusalem, at bihirang 
magyelo roon. Ang katamtamang temperatura nito 
kapag Enero ay mga 10° C. (50° F.). Bihirang umu- 
lan ng niyebe sa bahaging iyon ng bansa.--Iham- 
bing ang 2Sa 23:20. 


775 


Iba't iba rin ang antas ng pag-ulan sa bansang ito. 
Sa kahabaan ng baybayin, ang taunang presipitas- 
yon ay mga 38 sentimetro (15 pulgada), ngunit dob- 
le nito ang presipitasyon sa mas matataas na altitud 
ng Bundok Carmel, ng gitnang kabundukan, at ng 
mga bulubunduking lupain sa S ng Jordan. Sa kabi- 
lang dako naman, maladisyerto ang kalagayan sa 
lugar ng Negeb, sa mababang Libis ng Jordan, at sa 


MGA TERMINONG HEOGRAPIKO 
Arabe Hebreo Tagalog 
'ain 'en bukal 
['enot, pm.] 
beit bet bahay 
big'ah big'a(t) kapatagang libis 
[beqa', pm.] 
bir be'er balon 
birkeh(et) berekha(t) tipunang-tubig 
burj tore 
darb lansangan, daan 
debbeh(et) mataas na dakong 
mabuhangin 
deir kumbento, 
monasteryo 
'emeq mababang 
kapatagan 
gay, ge libis 
ghor malalim na dako 
giv'a(t) burol 
[giv'ot, pm.] 
jebel har bundok 
kafr kefar nayon 
khirbeh(et) horva(t) guho 
ma'ale sampahan 
majdel migdal tore 
mayan bukal 
mifraz look, gulpo 
mughar me'arah(t) yungib 
nahr ilog 
naqb landas sa bundok 
nebi propeta 
qal'ah(at) tanggulan 
qarn qeren taluktok 
(sa literal, sungay) 
qarya(t) qirya(t) bayan 
qasr kastilyo, palasyo 
rameh rama(t) talampas 
ras rosh taluktok ng 
bundok; tangos 
rujm rogem bunton ng bato 
(na pinakaalaala) 
shatt baybayin 
o pampang; ilog 
tal'ah(at) mataas na dako 
tell [tulul, pm.] tel gulod, bunton 
wadi nahal agusang libis 
yam dagat 


PALESTINA 


Dagat na Patay, na may 5 hanggang 10 sentimetro 
(2 hanggang 4 na pulgada) ng ulan taun-taon. Ang 
ulan ay kadalasang bumubuhos sa taglamig na mga 
buwan ng Disyembre, Enero, at Pebrero; 6 o 7 por- 
siyento lamang ng ulan ang bumubuhos kapag mga 
buwan ng tag-araw, mula Hunyo hanggang Oktub- 
re. Dahil sa banayad na “maagang ulan,” o ulan 
sa taglagas, kapag Oktubre at Nobyembre, maaari 
nang araruhin ang lupa (na pinatigas ng init ng tag- 
araw) bilang paghahanda para sa paghahasik ng 
mga butil na pantaglamig. Ang “huling ulan,” o ulan 
sa tagsibol, ay dumarating tuwing Marso at Abril. 
--Deu 11:14, Joe 2:23, Zac 10:1, San 5:7. 

Ang isa sa pinakamahahalagang likas na yaman 
ng Palestina ay ang saganang hamog nito, lalo na sa 
mga buwan ng tag-araw kapag walang ulan. Kung 
wala ang makapal na hamog na ito, marami sa mga 
ubasan at mga lupaing pastulan ang mapipinsala 
nang husto. (Hag 1:10, Zac 8:12) Ang mahalumig- 
mig na mga hanging humihihip paitaas mula sa Me- 
diteraneo at pababa naman mula sa Bundok Her- 
mon ang dahilan ng saganang hamog sa Palestina. 
(Aw 133:3) Sa ilang lugar, napakakapal ng hamog sa 
gabi anupat nababawi ng mga pananim ang sapat 
na halumigmig na nawala sa kanila sa mainit na 
maghapon. (Ihambing ang Job 29:19.) Lalo nang 
mahalaga ang hamog sa Negeb at sa matataas na 
lupain ng Gilead kung saan kaunting-kaunti ang 
ulan.---Tingnan ang HAMOG. 

Mga Halaman at Hayop. Ikinamangha ng mga 
botaniko ang napakaraming uri ng mga punungka- 
hoy, mga palumpong, at mga halaman sa maliit 
na lugar na ito sa planetang Lupa. Tinataya ng isa 
sa kanila na mga 2,600 uri ng halaman ang tumu- 
tubo rito. Ang iba't ibang altitud, klima, at lupa ang 
isang dahilan ng pagkakasari-saring ito ng mga ha- 
laman. Ang ilang halaman dito ay nabubuhay sa 
malamig na alpino, ang ilan ay sa napakainit na dis- 
yerto, at ang iba naman ay sa mabanlik na ka- 
patagan o mabatong talampas. Bawat isa ay na- 
mumulaklak at nagkakabinhi sa kapanahunan nito. 
Matatagpuan di-kalayuan sa isa't isa ang mga pal- 
mang nabubuhay sa mainit na klima at ang mga 
ensina at mga pino na nabubuhay sa malamig na 
klima. Makakakita rin dito ng mga sause sa kahaba- 
an ng mga ilog at mga tamarisko sa ilang. Ang lu- 
paing ito'y bantog din sa mga alagang ubasan, tani- 
man ng olibo, taniman ng igos, at mga bukid ng 
trigo, sebada, at mijo. Ang iba pang pananim dito ay 
gisantes, beans, lentehas, talong, sibuyas, at pipino, 
gayundin ang algudon at lino. Sa makabagong pa- 
nahon, kadalasa'y di-masisiyahan ang mga bumibi- 
sita sa lupaing ito maliban kung tagsibol, kung kai- 
lan puno ng namumukadkad na mga bulaklak ang 
mga karatig na lupain. Sa kalakhang bahagi ng 
taon, ang mababatong dalisdis ng burol ay kalbo at 


PALILIGO, PAGHUHUGAS 


mapanglaw. Gayunman, mas makakapal ang kaka- 
huyan ng ilang bahagi ng lupain noon kaysa sa nga- 
yon, anupat mayabong na tulad ng “hardin ni Jeho- 
va,” isang tunay na harding botanikal na “inaagusan 
ng gatas at pulot-pukyutan,” mabunga at kaakit- 
akit.--Gen 13:10, Exo 3:8, Bil 13:23, 24: Deu 8:7-9. 

Mas sagana sa hayop, ibon, at isda ang tulad- 
parkeng Palestina noon kaysa sa ngayon. Wala nang 
leon, oso, torong gubat, at hipopotamus sa lu- 
gar na ito, ngunit kabilang sa mga hayop-ilang na 
matatagpuan dito ang lobo, baboy-ramo, musang, 
chakal, kuneho, at sorra. Pangkaraniwan din ang 
mga alagang hayop---tupa, kambing, baka, kabayo, 
asno, at kamelyo. Tinatayang sa ngayon ay may 
mga 85 iba't ibang uri ng mamalya, 350 uri ng ibon, 
at 75 uri ng reptilya sa Israel. 

Yaman Mula sa Lupa. Bukod sa ito'y isang lu- 
pain na natutubigang mainam at nakapagluluwal 
ng saganang pagkain, may kapaki-pakinabang na 
mga inambato ng bakal at tanso sa kabundukan ng 
Palestina. (Deu 8:9) Ang ginto, pilak, lata, at tingga 
naman ay kinailangang angkatin nito, ngunit may 
malalaking deposito ng asin sa lupain, at sa Libis ng 
Jordan ay may malalawak na suson ng luwad para 
sa mga industriya ng paggawa ng laryo, mga kaga- 
mitang luwad, at paghuhulma ng bakal. (1Ha 7:46) 
May de-kalidad na batong-apog na matitibag sa lu- 
pain para sa hanapbuhay na pagtatayo, at mayroon 
ding matingkad na basalto roon na itinuring na ma- 
halaga dahil sa tigas at pino nito. 


PALILIGO, PAGHUHUGAS. Ang salitang 
Hebreo na ra-chats' ay isinasalin bilang “paliguan” 
o “hugasan” at ikinakapit may kaugnayan sa ka- 
tawan ng tao at sa iba pang mga bagay na nililinis 
sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig o ng pag- 
bubuhos ng tubig sa mga iyon. (Lev 16:24: Gen 
24:32) Gayunman, kapag inilalarawan ang pagla- 
laba ng damit sa pamamagitan ng pagpadyak sa 
mga ito sa ilalim ng tubig, ginagamit ng mga ma- 
nunulat ng Bibliya ang salitang Hebreo na kavas’, 
nauugnay sa Arabeng kabasa (lamasin, yapakan) 
at sa Akkadianong kabasu (yurakan). Kaya naman 
sa Levitico 14:8 ay mababasa natin: “At yaong 
naglilinis ng kaniyang sarili ay maglalaba [isang 
anyo ng ka-vas'| ng kaniyang mga kasuutan at 
mag-aahit ng lahat ng kaniyang buhok at malili- 
go [wera-chats|] sa tubig at magiging malinis.” 
--Tingnan din ang Lev 15:5-27: Bil 19:19. 

Ang salitang Griego para sa “paghuhugas” ay 
loutron’. (Tit 3:5) Ang anyong pandiwa nito na 
lou'o ay isinasalin bilang “paliguan” o “hugasan.” 
--Gaw 9:37, 16:33. 

Ang pisikal na kalinisan ay kahilingan sa mga su- 
masamba kay Jehova ukol sa kabanalan at kadalisa- 


776 


yan. Ipinakikita ito ng kaayusan sa tabernakulo at 
gayundin ng paglilingkod sa templo nang maglaon. 
Noong italaga ang mataas na saserdoteng si Aaron 
at ang kaniyang mga anak, naligo muna sila bago 
nagbihis ng opisyal na mga kasuutan. (Exo 29:4-9, 
40:12-15: Lev 8:6, 7) Para sa paghuhugas ng kani- 
lang mga kamay at mga paa, ang mga saserdote ay 
gumagamit ng tubig mula sa hugasang tanso na 
nasa looban ng tabernakulo, at nang maglaon, mula 
sa pagkalaki-laking binubong dagat sa templo ni So- 
lomon. (Exo 30:18-21, 40:30-32, 2Cr 4:2-6) Sa araw 
ng Pagbabayad-Sala, dalawang ulit na naliligo ang 
mataas na saserdote. (Lev 16:4, 23, 24) Yaong mga 
nagdala sa kambing na para kay Azazel at sa mga 
labi ng mga haing hayop at sa hain na pulang baka 
patungo sa labas ng kampo ay hinihilingang paligu- 
an ang kanilang laman at labhan ang kanilang mga 
kasuutan bago sila pumasok muli sa kampo.---Lev 
16:26-28, Bil 19:2-10. 

Ang seremonyal na paliligo ay kahilingan sa mga 
Israelita sa pangkalahatan sa iba't ibang kadahila- 
nan. Ang sinumang gumaling mula sa ketong, ang 
sinumang napadaiti sa mga bagay na nahipo niya- 
ong mga “inaagasan,” ang lalaking nilabasan ng 
semilya, ang babaing katatapos lamang magregla 
o tumigil ang pagdurugo, o ang sinumang seksuwal 
na nakipagtalik ay “marumi” at kailangang maligo. 
(Lev 14:8, 9; 15:4-27) Ang sinuman na nasa isang 
tolda kung saan may taong patay o nakahipo ng 
bangkay ng tao ay magiging “marumi” at kaila- 
ngang dalisayin ng panlinis na tubig. Kapag tu- 
manggi ang isa na sundin ang tuntuning ito, siya ay 
“lilipulin mula sa gitna ng kongregasyon, sapagkat 
ang santuwaryo ni Jehova ang kaniyang dinungi- 
san.” (Bil 19:20) Kaya nga, ang paghuhugas ay gina- 
gamit sa makasagisag na paraan upang tumukoy sa 
isang malinis na katayuan sa harap ni Jehova. (Aw 
26:6; 73:13, Isa 1:16, Eze 16:9) Ang paghuhugas sa 
pamamagitan ng salita ng katotohanan ni Jehova, 
na isinasagisag ng tubig, ay may kapangyarihang 
maglinis.--Efe 5:26. 

Mababasa sa Bibliya ang maiikling pagbanggit 
hinggil sa paliligo ng ilang indibiduwal gaya ng 
anak na babae ni Paraon sa Nilo (Exo 2:5), ni Ruth 
bago niya iharap ang kaniyang sarili kay Boaz (Ru 
3:3), ni Bat-sheba na walang kamalay-malay na 
siya'y nakikita ni David (2Sa 11:2, 3), ni David bago 
siya nagpatirapa sa bahay ni Jehova (2Sa 12:20), at 
ng mga patutot sa tipunang-tubig sa Samaria (1Ha 
22:38). Alinsunod sa utos ni Eliseo na, “Maligo ka at 
maging malinis ka, pitong ulit na naligo ang keto- 
nging si Naaman sa Ilog Jordan. (2Ha 5:9-14) Kau- 
galian noon na paliguan ang mga bagong-silang na 
sanggol at gayundin ang mga bangkay bago ilibing. 
--Fze 16:4; Gaw 9:37. 


777 


Sa mainit na klima ng Gitnang Silangan, kung 
saan ang mga tao ay naglalakad nang nakasandal- 
yas sa maalikabok na mga lansangan, isang tanda 
ng pagkamapagpatuloy at kabaitan na isaayos na 
mahugasan ang mga paa ng mga panauhin. Nagpa- 
kita si Abraham ng ganitong kabaitan sa mga ang- 
hel (Gen 18:1-4), kabilang sa iba pang mga halim- 
bawa sina Lot, Laban, at Abigail. (Gen 19:1, 2: 
24:29-32, 1Sa 25:41; Luc 7:38, 44: 1Ti 5:10) Ginawa 
rin ito ni Jesus nang hugasan niya ang mga paa ng 
kaniyang mga alagad.--Ju 13:5-17; tingnan ang 
PAGHUHUGAS NG MGA PAA. 

Ang mga Pariseo ay naghuhugas ng “kanilang 
mga kamay hanggang sa siko,” hindi para sa kalini- 
san, kundi dahil lamang sa mga rabinikong tradis- 
yon.--Mar 7:1-5, Mat 15:1, 2. 


PALITADA [sa Ingles, plaster]. Isang pamahid 
sa mga pader at mga partisyon, noon, karaniwan 
nang ito ay luwad na hinaluan ng dayami. Kung 
minsan ang halong ito ay nilalagyan din ng apog, 
abo, pinulbos na mga bibinga ng mga kagamitang 
luwad, o dinikdik na mga kabibi o batong-apog. 
—lLev 1442, Eze 13:10-16, Dan 5:5: tingnan ang 
ARGAMASA. 


PALMA, PUNO NG [sa Heb., tamar’, tomer 
(Huk 4:5): sa Gr., phoi'nix]. Ang palmang datiles 
(Phoenix dactylifera), bagaman sa ngayon ay mata- 
tagpuan na lamang sa ilang seksiyon, ay dating sa- 
gana sa Palestina at lumilitaw na karaniwan sa lu- 
gar na iyon gaya rin sa Libis ng Nilo ng Ehipto noon 
at ngayon. Pagkatapos ng ikalawang pagkawasak ng 
Jerusalem, nagpagawa ang Romanong si Empera- 
dor Vespasian ng maraming barya na may larawan 
ng isang tumatangis na babae na nakaupo sa ilalim 
ng puno ng palma at may inskripsiyong “Judaea 
Capta.”--LARAWAN, Tomo 2, p. 751. 

Ang mga palma ay iniuugnay sa mga oasis at 
isang kaayaayang tanawin sa mga manlalakbay sa 
disyerto, gaya ng 70 puno ng palma na tumutubo sa 
tabi ng 12 bukal ng tubig sa Elim, ang ikalawang lu- 
gar na hinintuan ng humahayong mga Israelita 
pagkatawid nila sa Dagat na Pula.--Exo 15:27, Bil 
33:9. 

Noong panahon ng Bibliya, maraming palma sa 
baybayin ng Dagat ng Galilea (The Jewish War, II, 
516, 517 [x, 8]) gayundin sa ibabang mga bahagi ng 
mainit na Libis ng Jordan, at lalo nang sagana ang 
mga ito sa palibot ng En-gedi (Jewish Antiqui- 
ties, IX, 7 [i, 2]) at Jerico, tinatawag na “lunsod ng 
mga puno ng palma.” (Deu 34:3, Huk 1:16, 3:13, 2Cr 
28:15). Tumutubo rin ang mga ito sa matataas na 
lupain, gaya ng “puno ng palma ni Debora" sa bulu- 
bunduking pook ng Efraim. (Huk 4:5) Yamang ang 
sanga ng mga ito ay ginagamit kapag Kapistahan ng 


PALMA, PUNO NG 


mga Kubol (Lev 23:40, Ne 8:15) at maging noong 
panahong pumasok si Jesus sa lunsod (Ju 12:12, 13), 
maliwanag na ang mga ito ay tumutubo noon sa pa- 
libot ng Jerusalem. Ang Tamar, isa sa mga lunsod 
ni Solomon, ay ipinangalan sa puno ng palma. (1Ha 
9:17, 18) Nang maglaon, ang lupain ng Tiro at Si- 
don ay binigyan din ng pangalang Fenicia (mala- 
mang na mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “puno ng palma”) mula sa Griegong phoi'nix 
(Gaw 11:19, 15:3), anupat posibleng gayundin ang 
nangyari sa lunsod ng Fenix sa pulo ng Creta. 
--Gaw 27:12. 

Ang mataas at maringal na palma, na tuwid 
at makinis ang katawan anupat umaabot sa taas 
na 30 m (100 piye) at may putong na mahaha- 
bang sanga na tulad-pako, ay isang marikit na anyo 
ng natatanging kagandahan. Tiyak na nalugod ang 
mga batang babae na mabigyan ng pangalang Ta- 
mar, gaya ng manugang ni Juda (Gen 38:6), ng ka- 
patid ni Absalom (2Sa 13:1), at gayundin ng kani- 
yang anak, na inilarawan bilang “isang babaing 
pagkaganda-ganda ng anyo.” (2Sa 14:27) Ang tindig 
ng dalagang Shulamita ay inihalintulad sa tindig ng 
puno ng palma at ang kaniyang mga suso naman ay 
sa mga kumpol nito. (Sol 7:7, 8) Dahil paikid ang 
mga hibla ng kahoy nito, isa rin itong puno na na- 
pakakunat at napakatibay. 

Ang puno ng palma ay lubos na namumunga 
pagkaraan ng 10 hanggang 15 taon at patuloy na 
namumunga sa loob ng halos isang daang taon, 
pagkatapos ay unti-unti itong humihina at nama- 
matay sa dulo ng ikalawang siglo nito. Ang taunang 
bunga ng mga datiles ay makakapal at nakalawit 
na mga kumpol at kadalasang inaani pagsapit ng 
Agosto-Setyembre. Sinasabi ng mga Arabe na ang 
mapaggagamitan sa puno ng palma ay sindami ng 
mga araw ng isang taon. Bukod sa maraming paki- 
nabang sa bunga nito, ang mga dahon ay ginagamit 
bilang materyales para sa mga bubong at mga 
dingding ng bahay, gayundin sa paggawa ng mga 
bakod, mga banig, mga basket, at pati mga pinggan. 
Ang mga hibla nito ay ginagamit sa paggawa ng 
mga lubid at mga panaling gamit sa barko. Ang 
mga buto ng datiles ay ginigiling at ipinapakain sa 
mga kamelyo. Ang pagkit, asukal, langis, tanin, at 
resina ay pawang nakukuha mula sa punungkahoy 
na ito, at ang katas nito ay sinasahod at ginagawang 
isang matapang na inumin na tinatawag na ar- 
rack. 

Ang nililok na mga ukit ng puno ng palma, na ang 
anyo ay tuwid, maganda, at mabunga, ay angkop na 
palamuti sa panloob na mga pader at mga pinto ng 
templo ni Solomon (1Ha 6:29, 32, 35: 2Cr 3:5) at pati 
sa mga gilid ng mga karwaheng ginagamit sa pag- 
lilingkod sa templo. (1Ha 7:36, 37) Mga puno ng 


PAITI 


palma ang nakita ni Ezekiel na nakapalamuti sa mga 
panggilid na haligi ng mga pintuang-daan ng tem- 
plo sa pangitain at pati sa mga panloob na mga pa- 
der at mga pinto ng templo. (Eze 40:16-37: 41:15- 
26) Palibhasa'y tuwid, mataas at mabunga, ang 
puno ng palma ay naging angkop na sagisag ng 'ta- 
ong matuwid’ na "nakatanim sa mga looban ni Jeho- 
va. —Aw 92:12, 13. 

Maliwanag na ang paggamit ng mga sanga ng 
palma ng pulutong ng mga tao na nagbunyi kay Je- 
sus bilang “hari ng Israel" (Ju 12:12, 13) ay sumagi- 
sag sa kanilang papuri gayundin sa pagpapasakop 
nila sa kaniyang makaharing posisyon. Ang “mala- 
king pulutong” sa Apocalipsis 7:9, 10 ay inilalara- 
wan din na may mga sanga ng palma sa kanilang 
mga kamay, samantalang ipinatutungkol ang kani- 
lang kaligtasan sa Diyos at sa Kordero. 


PALTI [pinaikling anyo ng Paltiel]. 

1. Isang Benjamitang pinuno na pinili bilang isa 
sa 12 tiktik na patiunang magmamasid sa lupain ng 
Canaan noong 1512 B.C.E. Siya ay anak ni Rapu. 
—Bil 13:2, 3, 9, 27-33. 

2. Tingnan ang PAITIEL Blg. 2. 


PALTIEL 
Pagtakas]. 

1. Kinatawan ng Isacar noong panahong hinati- 
hati ng mga tribo ang Lupang Pangako sa mga ba- 
haging mana; anak ni Azan.—Bil 34:17, 18, 26. 

2. Anak ni Lais na mula sa Galim. Matapos itu- 
ring si David bilang kriminal, kinuha ni Saul ang 
anak niyang si Mical, na asawa ni David, at ibinigay 
ito sa pag-aasawa kay Palti (Paltiel). (1Sa 25:44) Ma- 
tapos siyang gawing hari, iniutos ni David kina Ab- 
ner at Is-boset na ibalik sa kaniya si Mical. Lubha 
itong nakapighati kay Paltiel, anupat sinundan si 
Mical habang tumatangis, hanggang sa utusan siya 
ni Abner na umuwi.---2Sa 3: 13-16. 


PALTITA [Ng (Mula sa) Bet-pelet: o, Ng (Mula 
sa) Sambahayan ni Pelet]. Isang termino na ginamit 
may kinalaman kay Helez, isa sa makapangyari- 
hang mga lalaki ni David at karaniwang pinanini- 
walaan na tumutukoy sa isang katutubo ng Bet- 
pelet. (2Sa 23:8, 26) Sa katumbas na mga talaan sa 
1 Cronica 11:27, 27:10, si Helez ay tinatawag na “Pe- 
lonita.”--Tingnan ang PELONITA. 


[Ang Diyos ang Tagapaglaan Ko ng 


PALU [pinaikling anyo ng Pelaias, nangangahulu- 
gang “Si Jah ay Kumilos Nang Kamangha-mangha'"]. 
Ikalawang binanggit na anak ng panganay ni Jacob 
na si Ruben. (Gen 46:9: 1Cr 5:3) Si Palu ang pinag- 
mulan ng pamilya ng mga Paluita sa tribo ni Ruben. 
(Exo 6:14: Bil 26:5) Posibleng siya rin ang anak ni 
Ruben na tinawag na Peleth sa Bilang 16:1. 


778 


PALUITA, MGA [Ni (Kay) Palu]. Isang Rube- 
nitang pamilya na nagmula kay Palu.---Bil 26:5. 


PALUMPONG [sa Heb., si tach]. Isang halamang 
mababa at makapal ang sanga o isang kumpol ng 
ganitong mga halaman. Ang salitang Hebreo na si- 
ach ay apat na ulit lamang lumilitaw, sa Genesis 
2:5; 21:15: Job 30:4, 7. Ang ilang punungkahoy sa 
rehiyon ng Palestina ay angkop na matutukoy na 
mga palumpong, kabilang na ang bansot na ene- 
bro, ang matinik na lotus, ang punong retama, sa- 
mantalang ang iba naman ay kadalasan o karani- 
wang tulad-palumpong ang laki at hitsura, gaya ng 
mga puno ng akasya, mirto, estorake, tamarisko, at 
sause. 

Sa ilang ng Beer-sheba, palibhasa'y nawalan na 
ng pag-asa, inihagis ni Hagar si Ismael sa ilalim ng 
isang palumpong (Gen 21:15), samantalang inilala- 
rawan naman ni Job ang mga taong naninirahan sa 
isang pook na walang tubig bilang “pumipitas ng ha- 
lamang asin sa tabi ng mga palumpong at su- 
misigaw mula sa gitna ng mga palumpong.---Job 
30:4, 7. 

Ang nagniningas na palumpong na ginamit ng 
anghel ni Jehova upang matawag ang pansin ni 
Moises at kung saan siya nakipag-usap dito ay ipi- 
napalagay na isang uri ng matinik na palumpong 
(sa Heb., seneh'). (Exo 3:2-5, Deu 33:16) Sa pagtu- 
koy sa pangyayaring ito, ginamit ng mga Kristiya- 
nong manunulat ng Griegong Kasulatan ang sali- 
tang Griego na ba tos, na nangangahulugang isang 
kambron o alinmang matinik na palumpong. (Mar 
12:26: Luc 20:37, Gaw 7:30, 35) Sa Griego, ang 
blackberry ay tinatawag na baton (hinalaw sa ba'- 
tos), kaya naman iniuugnay ng ilang leksikograpo 
ang matinik na palumpong (seneh') sa palumpong 
ng blackberry (Rubus sanctus), na karaniwan sa bu- 
ong Sirya at sa kalakhang bahagi ng Palestina. Ga- 
yunman, hindi ito makikitang tumutubo nang ligaw 
sa Peninsula ng Sinai sa makabagong panahon. Sa 
dahilang ito, mas pabor ang iba na iugnay ito sa 
isang uri ng punong akasya, yamang ang mga pu- 
nong ito na matitinik at kadalasang tulad-palum- 
pong ay karaniwang-karaniwan sa buong rehiyon 
ng Sinai. Gayunman, hindi matukoy nang tiyakan 
ang pagkakakilanlan nito. 


PAMAHALAAN. Ang pangangasiwa at pag- 
supil ng awtoridad sa mga gawain ng mga tao sa 
mga komunidad, lipunan, at estado. Tumutukoy rin 
ito sa tao, lupon ng mga tao, o mga organisasyon na 
gumaganap bilang namamahalang awtoridad. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang mga 
anyo ng salitang arkhe’ (pasimula) ay isinasalin sa 
iba't ibang paraan bilang “mga prinsipalidad,” “mga 
pamahalaan,” “mga tagapamahala,” “mga Sobera- 


779 


nya.” (KJ, Dy, NW, AT; JB) Ang ky-ber'ne-sis at ky- 
rio'tes naman, isinasalin bilang “pamahalaan” sa 
ilang salin, ay mas tumpak na nangangahulugang 
“pag-ugit [pagpatnubay o pangunguna]” at “pag- 
kapanginoon.” Sa Hebreong Kasulatan, ginagamit 
kung minsan ang terminong Tagalog na “pamaha- 
laan” upang isalin ang memshalah, “pamunuan” 
(Isa 22:21), at misrah, “pamunuan” o “pamamahala 
[o kapangyarihan] bilang prinsipe. "---Isa 9:6. 

Isinisiwalat ng Bibliya na may di-nakikitang mga 
pamahalaan na mabubuti, na ang Diyos ang nagta- 
tag (Efe 3:10), at mayroon din namang mga balak- 
yot, na si Satanas at ang mga demonyo ang nagta- 
tag. (Efe 6:12) Si Jesu-Kristo ang aktibong ahente ng 
Diyos nang ilagay Niya noong una ang lahat ng ma- 
tuwid na mga pamahalaan at mga awtoridad, kapu- 
wa ang di-nakikita at ang nakikita. (Col 1:15, 16) 
Inatasan siya ng kaniyang Amang si Jehova bilang 
ulo ng lahat ng pamahalaan (Col 2:8-10), at mama- 
mahala siya hanggang sa ang lahat ng pamahala- 
ang sumasalansang, kapuwa ang di-nakikita at ang 
nakikita, ay mapawi na. (1Co 15:24) Ipinahihiwatig 
ng apostol na si Pablo na may darating na isang sis- 
tema ng mga bagay at doo'y magkakaroon ng isang 
pamahalaan sa ilalim ng awtoridad ni Kristo.---Efe 
1:19-21. 

Mga Pamahalaan ng Daigdig. Inilalarawan 
ng Bibliya ang mga pamahalaan ng daigdig bilang 
“mga hayop” at sinasabi nito na ang kanilang awto- 
ridad ay nanggagaling sa Dragon, si Satanas na Di- 
yablo. Pinahintulutan sila ng Diyos na manatili at 
nilimitahan niya ang saklaw at ang lawig ng kani- 
lang pamamahala, kasuwato ng kaniyang layunin. 
--Dan kab 7, 8: Apo kab 13, 17; Dan 4:25, 35; Ju 
19:11, Gaw 17:26, 2Co 4:3, 4; tingnan ang HAYOP, 
MAKASAGISAG NA MGA. 

Ang mga Kristiyano at ang mga Pamahalaan. 
Hindi nakialam si Jesu-Kristo at ang unang mga 
Kristiyano sa mga pamahalaan ng tao noong kani- 
lang mga araw. (Ju 6:15; 17:16, 18:36, San 1:27, 4:4) 
Kinilala nila na kailangan ang isang anyo ng pama- 
halaan upang patuloy na umiral ang lipunan, at hin- 
di sila kailanman nagsulsol ng paghihimagsik o ng 
pagsuway sa pamahalaan. (Ro 13:1-7: Tit 3:1) Ibini- 
gay ni Jesus ang simulaing dapat pumatnubay sa 
mga tunay na mananamba ng Diyos nang sabihin 
niya: “Kung gayon, ibayad ninyo kay Cesar ang mga 
bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos ang mga ba- 
gay na sa Diyos.” (Mat 22:21) Dahil sa simulaing ito, 
natulungan ang sinaunang mga Kristiyano (at ang 
mga naging Kristiyano noong dakong huli) na ma- 
natiling timbang may kinalaman sa kanilang kaug- 
nayan sa dalawang awtoridad, yaong sa mga pama- 
halaang sibil at yaong sa Diyos. Bukod pa rito, 
noong nasa lupa si Jesus, ipinakita niya kung ano 


PAMATAY-APOY 


ang pangmalas niya at ng kaniyang mga alagad sa 
mga pamahalaang “Cesar.” Hindi niya nilabanan 
ang mga ito kundi sumunod siya sa kanilang mga 
tuntunin na hindi naman salungat sa kautusan ng 
Diyos. Napagtanto ni Pilato ang bagay na ito nang 
sabihin niya: “Wala akong masumpungang pagka- 
kamali sa kaniya.” (Ju 18:38) Ang halimbawa ni Je- 
sus ay sinundan ng kaniyang mga apostol.---Gaw 4: 
19, 20; 5:29, 24:16: 25:10, 11, 18, 19, 25; 26:31, 32, 
tingnan ang KAHARIAN, NAKATATAAS NA MGA AWTORI- 
DAD. 


PAMAHIDSA MATA. [Isang substansiya na 
ipinapahid sa mga mata dahil sa mga katangian ni- 
tong nakapagpapagaling, ginamit sa Bibliya sa ma- 
kasagisag na diwa. Sa kongregasyon ng Laodicea, 
ang mga Kristiyanong bulag sa espirituwal na para- 
an ay hinimok na bumili ng ‘pamahid sa mata, na 
ipapahid sa kanilang mga mata upang makakita 
sila.” (Apo 3:17, 18) Ang salitang Griego para sa pa- 
mahid sa mata (kollou ri:on) ay literal na nanganga- 
hulugang isang rolyo o limpak ng magaspang na ti- 
napay, anupat nagpapahiwatig na malamang na 
ang pamahid ay nasa anyong maliliit na limpak 
o rolyo. Yamang bantog ang Laodicea dahil sa paa- 
ralan nito sa medisina at malamang na ito rin ang 
gumawa ng gamot sa mata na kilala bilang pulbos 
ng Frigia, tiyak na naging lubhang makahulugan sa 
mga Kristiyano roon ang rekomendasyon na bumi- 
li sila ng pamahid sa mata. 


PAMALO. Tingnan ang TunGkob, PAMALO, BAs- 
TON. 

PAMALONG PANDIGMA. Tingnan ang Ar- 
MAS, BALUTI. 

PAMAMALIMOS. Tingnan ang Pus, Pa- 
MAMALIMOS. 

PAMAMALO. Tingnan ang PaGHAmPAs, PAMA- 


MALO, PAMBUBUGBOG. 


PAMATAY-APOY. Mga ginintuang kagami- 
tan na ginamit may kaugnayan sa mga lamparang 
nakapatong sa mga sanga ng (mga) kandelero sa ta- 
bernakulo at sa templo ng Israel. (Exo 25:37, 38, 
37:23, Bil 4:9, 1Ha 7:48, 49, 2Cr 4:19-21) Ang mga 
pamatay-apoy ay tinutukoy ng doblihang salitang 
Hebreo na mel-ga-cha'yim, na hinalaw sa salitang- 
ugat na nangangahulugang “kunin.” Ang paggamit 
ng doblihang anyo ay nagpapahiwatig ng isang ka- 
sangkapan na posibleng binubuo ng dalawang baha- 
gi. Kaayon nito, sa Isaias 6:6, ang salitang mel-qa- 
cha'yim ay tumutukoy sa “mga sipit” na ginamit ng 
isang serapin bilang pangkuha ng nagbabagang 
uling mula sa altar. 


PAMATAY NG APOY, MGA 


Ipinakikita na may pagkakaiba ang “mga pama- 
tay-apoy [snuffers]” ng kandelero at ang “mga pa- 
matay ng apoy [extinguishers]' na ginagamit sa 
templo. (1Ha 7:49, 50; 2Cr 4:21, 22) Bagaman hindi 
inilarawan sa Kasulatan, ang mga pamatay-apoy ay 
maaaring mga sipit na panghawak ng mga sunog 
na mitsa ng lampara, samantalang ang mga pama- 
tay ng apoy ay maaaring tulad-gunting na mga 
panggupit ng sunog na bahagi ng mitsa. Sa taber- 
nakulo, ang mga pinaggupitang ito ng mitsa, na na- 
kaipit sa mga pamatay-apoy, ay iniipon sa mga la- 
lagyan ng apoy bago itapon.---Exo 37:23. 


PAMATAY NG APOY, MGA. Ang salitang 
Hebreo na mezam-me'reth, na isinasalin sa iba't 
ibang paraan bilang “mga pamatay-apoy” (AS), 
"mga kutsilyo” (JB), at “mga pamatay ng apoy" 
(NW), ay hinalaw sa salitang-ugat (za-mar') na na- 
ngangahulugang “gupitan: pungusan.” Kaya naman 
naniniwala ang ilan na tumutukoy ito sa mga kaga- 
mitang tulad-gunting na panggupit ng mga mi- 
tsa ng lampara. Gayunman, ang tanging natitiyak 
tungkol sa mga kagamitang ito ay na ang mga ito'y 
gawa sa ginto o tanso at ginamit may kaugnayan sa 
mga paglilingkod sa templo.-- 1Ha 7:50, 2Ha 12:13, 
25:14: 2Cr 4:22: Jer 52:18. 


PAMATOK. Isang pingga na ipinapatong sa 
mga balikat ng isang tao, anupat ibinibitin sa mag- 
kabilang dulo nito ang mga pasan (ihambing ang 
Isa 9:4), o isang kahoy na pingga o kayarian na na- 
kalagay sa ibabaw ng mga leeg ng dalawang hayop 
na panghila (kadalasan ay mga baka) kapag huma- 
hatak ang mga ito ng isang kagamitan sa pagsasa- 
ka o ng isang karwahe. (Bil 19:2, Deu 21:3, 1Sa 6:7) 
Ang huling nabanggit na pingga ay ikinakabit nang 
pahalang at karaniwang pinananatili sa puwesto 
nito sa pamamagitan ng dalawang pamigkis, anupat 
bawat isa ay nakapulupot sa leeg ng isang hayop. Sa 
halip na mga pamigkis, ang ilang pamatok naman 
ay may tuwid na mga pingga na nakalapat nang ka- 
unti sa magkabilang gilid ng mga leeg ng mga ha- 
yop at ipinipirmi sa pamamagitan ng mahahabang 
piraso ng katad na nakatali nang pasalungat sa leeg 
ng mga ito. Ikinakabit din ang mga pamatok sa noo 
ng mga hayop sa pinakapuno ng kanilang mga su- 
ngay. Sa sinaunang Ehipto, ang mga pamatok na 
pinapasan ng mga tao sa kanilang mga balikat 
upang magdala ng tubig at ng iba pang mga bagay 
ay may haba na mga 1 m (3 piye) at may strap sa 
mga dulo para pagkabitan ng mga pasan. 

Mga Termino sa Orihinal na mga Wika. Ang 
mga terminong Griego (zy:gos', zeu'gos) na nagta- 
tawid ng ideya ng isang pamatok ay hinalaw sa 
salitang zeugny:mi, na nangangahulugang “pag- 
tuwangin, pagsamahin, pagbigkisin o pagbuklurin, 


780 


pagkaisahin.” Noon, kadalasa'y dalawang hayop ang 
pinagtutuwang, kaya naman ang salitang Griego na 
zeu'gos ay maaaring tumukoy sa isang “pares” o “tu- 
wang” ng mga hayop, gaya ng isang “pares ng batu- 
bato.” (Luc 2:24, 14:19) Ang terminong Hebreo na 
tsemedh ay waring katumbas naman ng salitang 
Griego na zeu'gos at maaaring tumukoy sa isang 
“tuwang” (Huk 19:3, 10), isang “pares” (1Sa 11:7), 
isang “pareha” (1Ha 19:19, 21), o isang “akre,” ang 
sukat ng lupain na kayang araruhin ng isang pare- 
ha ng mga toro sa isang araw (1Sa 14:14, Isa 5:10). 
Gayunman, ibang salitang Hebreo (0/0 'ohl) ang 
tumutukoy sa kasangkapang ginagamit upang ma- 
pagtuwang o mapagbuklod ang mga bagay. (Bil 
19:2) May isa pang terminong Hebreo (moh-tah) na 
iniuugnay sa mga pamatok [sa Ingles, yoke bar] 
(Lev 26:13: Isa 58:6, 9: Jer 27:2: 28:10, 12, 13, Eze 
30:18, 34:27) at sa 1 Cronica 15:15 ay tumutukoy ito 
sa mga pingga na ipinambuhat sa Kaban. Bukod sa 
tumutukoy sa pamatok, ang salitang Griego na zy- 
gos’ ay maaaring kumapit sa iba't ibang bagay na 
nagbubuklod, o nag-uugnay, sa dalawa o higit pang 
mga bagay. Halimbawa, 'pinagtutuwang' ng pingga 
ng isang pares ng timbangan ang dalawang bande- 
ha nito, kaya naman sa Apocalipsis 6:5, ang zy:gos” 
ay isinasalin bilang “pares ng timbangan.” Tulad ng 
Hebreong ‘ol (Gen 27:40, Isa 9:4), ang zy'gos'ay ma- 
aari ring lumarawan sa pamatok na ginagamit ng 
isang indibiduwal upang magdala ng mga pasan, 
anupat pinagpapantay ang bigat ng mga ito sa mag- 
kabilang dulo ng pingga. 

Makasagisag na Paggamit. Kadalasan, ang 
mga alipin ay bumubuhat ng mga pasan (iham- 
bing ang Jos 9:23, 1Ti 6:1), at sa dahilang ito, ang 
pamatok ay angkop na lumarawan sa pagkaalipin 
o pagiging nasasakop ng ibang tao, gaya ni Esau na 
napasakop kay Jacob (Gen 27:40), o sa pagiging 
nasasakop o nasa ilalim ng isang tagapamahala 
o bansa (1Ha 12:4-14, 2Cr 10:4-14, Eze 34:27), ga- 
yundin sa paniniil at pagdurusa. (Isa 58:6-9) Ang 
pamatok na bakal ay nagpapahiwatig ng mas ma- 
tinding pagkaalipin kaysa sa isang pamatok na ka- 
hoy. (Deu 28:48, Jer 28:10-14) At ang pag-alis 
o pagbali sa pamatok ay nangangahulugan naman 
ng paglaya mula sa pagkaalipin, paniniil, at pagsa- 
samantala.--Lev 26:13, Isa 10:27, 14:25: Jer 2:20; 
28:2, 4: 30:8: Eze 30:18. 

Nang bumagsak ang lunsod ng Jerusalem sa ka- 
may ni Haring Nabucodonosor, ang mga tumatahan 
doon ay napasailalim sa mabigat na pamatok ng 
pagpapasakop sa Babilonya. Ang pamatok na ito ay 
partikular nang nagpahirap sa matatandang lalaki, 
na hindi pa nagbata ng gayong bagay sa buong bu- 
hay nila. (Ihambing ang Isa 47:6.) Sa kaniyang pa- 
naghoy dahil sa pagkawasak ng Jerusalem, maliwa- 
nag na ito ang tinutukoy ni Jeremias nang sabihin 


781 


niya: “Mabuti sa isang matipunong lalaki ang mag- 
pasan ng pamatok sa panahon ng kaniyang kabata- 
an.” Kung matututo ang isang indibiduwal na mag- 
dala ng pamatok ng pagdurusa samantalang siya'y 
kabataan pa, magiging mas madali sa kaniya ang 
pagdadala ng pamatok sa dakong huli ng kaniyang 
buhay, anupat hindi rin siya mawawalan ng pag- 
asa.---Pan 3:25-30. 

Bagaman may-paniniil na nakikitungo ang mga 
indibiduwal at ang mga bansa sa iba, hindi kailan- 
man naglagay ang Diyos na Jehova ng mapaniil at 
mapaminsalang pamatok sa kaniyang tapat na mga 
lingkod. Sa pamamagitan ng propetang si Oseas, ipi- 
naalaala ni Jehova sa Israel ang kaniyang maawaing 
pakikitungo: “Sa pamamagitan ng mga lubid ng ma- 
kalupang tao ay patuloy ko silang hinila, sa pama- 
magitan ng mga panali ng pag-ibig, anupat sa kani- 
la ay naging gaya ako niyaong mga nag-aalis ng 
pamatok sa kanilang mga panga, at banayad akong 
nagdala ng pagkain sa bawat isa.” (Os 11:4) Kaya sa 
pakikitungo ni Jehova sa mga Israelita, kumilos siya 
bilang isa na lubusang nag-aalis o nag-uurong ng 
pamatok upang maalwang makakain ang isang ha- 
yop. Gayunman, nang baliin nila ang kanilang pa- 
matok ng pagpapasakop sa Diyos (Jer 5:5), sumaila- 
lim sila sa mapaniil na pamatok ng mga kaaway 
na bansa.--Ihambing ang Deu 28:48, Jer 5:6-19, 
28:14. 

Ang Kautusang ibinigay sa bansang Israel ay 
isang pamatok, sapagkat isinailalim sila nito sa mga 
obligasyon at mga pananagutan sa Diyos na Jehova. 
Palibhasa'y banal, matuwid, at mabuti, ang anu- 
mang itinakda ng Kautusan ay hindi nagdulot ng 
pinsala sa mga Israelita. (Ro 7:12) Gayunman, dahil 
sila'y makasalanan at di-sakdal, hindi nila ito natu- 
pad nang lubusan, at sa gayo'y naging isa itong pa- 
matok na “kahit sila ni ang kanilang mga ninuno ay 
hindi makapagdala” (sapagkat nagbunga ito ng ka- 
hatulan sa kanila dahil sa paglabag nila sa Kautu- 
san). Iniharap ni Pedro ang puntong ito noong ipi- 
nakikita niya na hindi kailangang ipataw sa mga 
di-Judiong Kristiyano ang obligasyong tuparin ang 
“kautusan ni Moises.” (Gaw 15:4-11) Hindi ang Kau- 
tusan ang nagdudulot ng pagkaalipin, sa halip, ang 
kasalanan. (Ro 7:12, 14) Dahil dito, imposibleng 
magtamo ng buhay ang isang indibiduwal sa pama- 
magitan lamang ng pagsisikap niya na lubusang tu- 
parin ang Kautusang Mosaiko; gayundin, manga- 
ngahulugan ito na ‘nagpapasakop siyang muli sa 
pamatok ng pagkaalipin, sapagkat, yamang siya'y 
makasalanan at alipin ng kasalanan, hahatulan siya 
ng Kautusan, na hindi naman talaga naglalaan ng 
mabisang hain para sa mga kasalanan, di-gaya ng 
pantubos ni Kristo.---Gal 5:1-6. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
nasumpungan ng mga Judio na sila'y nasa ilalim ng 


PAMBUNDOL 


pamatok ng Kautusang Mosaiko at, bukod diyan, na- 
pabibigatan ng maraming tradisyon ng mga tao. 
May kinalaman sa mga eskriba at mga Pariseo, si- 
nabi ni Jesu-Kristo: “Nagbibigkis sila ng mabibigat 
na pasan at ipinapasan ang mga ito sa mga balikat 
ng mga tao, ngunit ayaw man lamang nilang gala- 
win ang mga ito ng kanilang daliri.” (Mat 23:4) Da- 
hil dito, sa espirituwal na pangmalas, ang karani- 
wang mga tao, partikular na, ay “nabibigatan.” Kaya 
naman maaaring sabihin ni Jesus: “Pumarito kayo 
sa akin, lahat kayo na nagpapagal at nabibigatan, at 
pagiginhawahin ko kayo. Pasanin ninyo ang aking 
pamatok at matuto kayo mula sa akin, sapagkat 
ako ay mahinahong-loob at mababa ang puso, at 
masusumpungan ninyo ang kaginhawahan ng in- 
yong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok 
ay may-kabaitan at ang aking pasan ay magaan.” 
(Mat 11:28-30) Kung ang iniisip ni Jesus ay ang “pa- 
matok” na iniatang sa kaniya ng kaniyang maka- 
langit na Ama, mangangahulugan ito na kasama 
niya, maaari ring magpasailalim sa pamatok na ito 
ang iba at tutulungan niya sila. Sa kabilang dako na- 
man, kung ito yaong pamatok na si Jesus mismo 
ang nag-atang sa iba, tumutukoy ito sa pagpapasa- 
kop ng isang tao sa awtoridad at patnubay ni Kristo 
bilang kaniyang alagad. Sa Filipos 4:3, malamang 
na isang partikular na kapatid sa kongregasyon ng 
Filipos ang tinutukoy ng apostol na si Pablo bilang 
“tapat na katuwang [sa Ingles, yokefellow],” sama- 
katuwid nga, isa na nasa ilalim ng pamatok ni 
Kristo. 

Yamang pinagbubuklod ng pag-aasawa ang lalaki 
at ang babae, ito ay tulad ng isang pamatok. (Mat 
19:6) Kaya naman kung mag-aasawa ang isang 
Kristiyano ng isang di-sumasampalataya mauuwi 
ito sa isang “di-pantay na pakikipamatok' (2Co 6:14), 
anupat magiging napakahirap pagkaisahin ang ka- 
nilang isip at pagkilos. 


PAMBUBUGBOG. Tingnan ang PAGHAMPAS, PA- 
MAMALO, PAMBUBUGBOG. 


PAMBUNDOL. Isang kasangkapan sa pakiki- 
pagdigma na ginagamit ng mga nangungubkob 
upang butasan o gibain ang mga pintuang-daan at 
mga pader ng isang lunsod o tanggulan. Ang pina- 
kasimpleng uri ng pambundol ay isang mabigat na 
bigang kahoy na may bakal sa pinakadulo na kaha- 
wig ng ulo ng barakong tupa. Malamang na dahil 
dito o dahil ibinubundol ito nang pasuwag kung 
kaya ang salitang Hebreo (kar) para sa barakong 
tupa ang katawagang ginamit para rito.---Eze 4:1, 2; 
21:22. 

Ang mga nangungubkob ay nagtatambak ng bun- 
ton ng lupa, o muralyang pangubkob, sa harap ng 
mga pader ng lunsod upang magsilbing nakahilig na 


PAMFILIA 


na toreng pansalakay 


rampa kung saan maaaring isampa ang mga pam- 
bundol at ang iba pang mga makinang pandigma. 
Ang mga toreng kasintaas ng mga pader ng lunsod 
ay maaaring itulak paakyat sa muralya upang ang 
mga sumasalakay na naroroon ay maging kapantay 
ng mga nagtatanggol sa lunsod. Sinisira ng mga ka- 
wal na nagtatanggol ang mga pambundol sa pama- 
magitan ng paglalaglag sa mga iyon ng nagliliyab 
na kahoy o ng pagkalawit sa mga iyon gamit ang 
mga tanikala o mga grapnel (maliliit na angkla na 
may mga sima). 


PAMFILIA. Isang maliit na Romanong pro- 
binsiya sa T na baybayin ng Asia Minor na dinalaw 
ni Pablo noong kaniyang unang paglalakbay bi- 
lang misyonero. Bagaman maaaring nagpabagu- 
bago ang laki ng probinsiyang ito sa paglipas ng 
mga taon, ang Pamfilia ay karaniwang minamalas 
bilang isang pahabang lupain sa baybayin na mga 
120 km (75 mi) ang haba at hanggang 50 km 
(30 mi) ang lapad. Kahangga nito ang probinsiya ng 
Licia sa K, ang Romanong probinsiya ng Galacia 
sa H, at ang Kaharian ng Antiochus naman sa S. Sa 
baybayin, ang klima ng Pamfilia ay mainit at tropi- 
kal, samantalang nagiging katamtaman naman ito 
habang papaakyat sa mas mataas na dako ng Ka- 
bundukan ng Taurus. 


Ipinapalagay na ang mga tumatahan dito ay isang 
katutubong tribo na nalahian ng mga Griego, anu- 
pat iminumungkahi pa nga ng ilan na ang Pamfilia 
ay nangangahulugang “halu-halong tribo o lahi.” 
(Greek-English Lexicon nina Liddell at Scott, nirebi- 
sa ni H. Jones, Oxford, 1968, p. 1295) Maliwanag na 
may mga Judio o mga proselita sa lugar na ito, sa- 
pagkat noong Pentecostes 33 C.E., may mga taong 
nagmula sa Pamfilia na nasa Jerusalem at namang- 
ha ang mga ito nang marinig nila ang mga alagad 
na nagsasalita sa kanilang “sariling wika.”---Gaw 
2:6, 10. 

Ilang pangunahing lunsod ang nasa baybayin 
nito o malapit dito, gaya ng daungang bayan ng 
Atalia, Perga sa Ilog Cestrus (Aksu), at Side, kung 
saan ipinagbibili ng mga pirata sa baybayin ang ka- 
nilang samsam at kung saan nagkaroon ng isang 
pamilihan ng mga alipin. Mula sa Pafos na nasa Ci- 
prus, sina Pablo, Bernabe, at Juan Marcos ay nagla- 
yag patungong HK, tumawid sa dagat “at dumating 
sa Perga sa Pamfilia.” Hindi malaman nang tiyak 
kung dumaong sila sa Atalia at naglakbay sa kati- 
han nang ilang milya patungong Perga o kung nag- 
layag sila hanggang sa Perga mismo, iniuulat na no- 
ong sinaunang mga panahon ay nakapaglalayag sa 
Cestrus kahit hanggang sa Perga man lamang. Sa 
pagkakataong ito, si Juan Marcos ay humiwalay sa 
kanila at bumalik sa Jerusalem, ngunit sina Pablo at 
Bernabe ay nagtungo sa H at dumaan sa kabundu- 


783 


kan patungong Antioquia sa Pisidia (sa probinsiya 
ng Galacia). (Gaw 13:13, 14; 15:38, 27:5) Ang rutang 
iyon ay bantog dahil sa mga bandido. (Ihambing 
ang 2Co 11:26.) Sa kanilang paglalakbay pabalik, 
ang dalawang Kristiyanong ito ay dumaan sa Pam- 
filia patungong Perga at nangaral doon. Pagkatapos 
ay pumaroon sila sa daungan ng Atalia at naglayag 
mula roon patungong Antioquia sa Sirya.--Gaw 
14:24-26. 

Sa paglipas ng mga taon, ang Pamfilia ay pinama- 
halaan ng Lydia, Persia, Macedonia, at Roma. Sa ila- 
lim ng mga Romano, sa iba't ibang panahon ay isi- 
nanib ito, upang maging isang probinsiya, sa Cilicia 
(sa dakong S), pagkatapos ay sa Galacia, at nang da- 
kong huli ay sa Licia.--Gaw 13:13, 16:6: 27:5. 


PAMIGKIS. 
MIT. 


PAMIGKIS SA DIBDIB. Isang paha o pa- 
migkis na isinusuot ng kasintahang babae sa araw 
ng kaniyang kasal. Ito ay nagsisilbing palatandaan 
ng katayuan niya bilang isang babaing may asawa. 
Inilalarawan ni Jehova, bilang “asawang lalaki” ng 
Israel, ang pagkakasala at sukdulang pagwawalang- 
bahala sa kaniya ng Israel, sa pagsasabing: “Malili- 
mutan ba ng dalaga ang kaniyang mga palamuti, ng 
kasintahang babae ang kaniyang mga pamigkis sa 
dibdib? Gayunma'y ang aking sariling bayan--nili- 
mot nila ako sa mga araw na walang bilang.” Ang 
Diyos ng Israel sana ang naging pinakamagandang 
palamuti niya, ngunit iniwan niya Siya para sa 
ibang mga diyos.---Jer 2:32, Isa 3:20, ihambing ang 
Isa 49:18. 


PAMIGKIS SA ULO. 
PANAKIP SA ULO. 


PAMILIHAN. Isang hantad na lugar na nag- 
silbing isang sentro para sa pagbili at pagbebenta at 
isang dako para sa pagtitipon ng publiko sa mga 
lunsod at mga bayan ng sinaunang Gitnang Sila- 
ngan at ng daigdig na Romano. Sa Griego at Roma- 
nong mga lunsod, ang hantad na lugar na ito ay 
napalilibutan ng mga estatuwa at mga gusaling 
pampubliko, kabilang na rito ang mga relihiyosong 
gusali. Noon, waring sa mga pamilihan inaasikaso 
ang ilang hudisyal na bagay. (Ihambing ang Gaw 
16:19-21.) Gayundin, sa pamilihan maaaring maka- 
kuha ng mga balita, kapuwa lokal at mula sa ibang 
lugar, sapagkat doon nagtitipon ang mga tao at 
nag-uusap tungkol sa pinakahuling mga kaganapan. 
--Ihambing ang Gaw 17:17-21. 

Noon, makasusumpong sa mga pamilihan ng Pa- 
lestina ng mga batang naglalaro. (Mat 11:16, Luc 
7:32) Makakakita rin doon ng nakatayong mga lala- 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI, DA- 


Tingnan ang PUTONG, 


PAMILYA 


ki na walang trabaho at mga taong naghahanap 
ng trabaho at handang magpaupa nang arawan. 
(Ihambing ang Mat 20:3, 4.) Nais naman ng mapag- 
mapuring mga eskriba at mga Pariseo na pansinin 
sila ng mga pulutong doon at batiin sila ayon sa ina- 
angkin nilang mataas na katayuan. (Mat 23:2, 6, 7: 
Mar 12:38, Luc 11:43, 20:46) Pagkagaling sa pamili- 
han, ang mga Pariseo at ang iba pang mga Judio na 
masunurin sa tradisyon ay naglilinis ng kanilang 
sarili sa pamamagitan ng pagwiwisik bago kumain 
ng anuman.---Mar 7:3, 4. 

Noong naririto sa lupa si Kristo Jesus, nagpaga- 
ling siya ng mga tao sa mga pamilihan. (Mar 6:56) 
Ang apostol na si Pablo naman, noong nasa Ate- 
nas, ay araw-araw na nangatuwiran “sa pamilihan 
doon sa mga nagkataong naroroon.”--Gaw 17:16, 
17: tingnan ang APIO, PAMILIHAN NG. 


PAMILYA. Ang terminong Hebreo na mishpa- 
chah’ (pamilya), na tumutukoy sa isang sambaha- 
yan, ay maaari ring mangahulugang isang tribo, 
bayan, o bansa, kung palalawakin ang pagkakapit. 
Malawak din ang saklaw ng salitang Griego na pa- 
tria’. Ang Diyos na Jehova ang tagapagpasimula ng 
kaayusan ng pamilya. Siya ang Ama ng kaniyang 
makalangit na pamilya at ang ‘pinagkakautangan 
ng pangalan ng lahat ng pamilya sa lupa.” (Efe 3:14, 
15) Ito ay dahil si Jehova ang nagtatag ng unang 
pamilya ng tao, at nilayon niyang mapuno ang lupa 
sa pamamagitan nito. Karagdagan pa, bagaman na- 
ging makasalanan si Adan, pinahintulutan niya ito 
na magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga 
anak “ayon sa kaniyang wangis, ayon sa kaniyang 
larawan.” (Gen 5:3) Sa Bibliya, nang maglaon ay ni- 
linaw ni Jehova na itinuturing niyang lubhang ma- 
halaga ang ipinagkaloob niyang kakayahan sa pag- 
aanak, na sa pamamagitan nito ay mapananatili ng 
isang tao ang kaniyang pangalan at linya ng pamil- 
ya sa lupa.--Gen 38:8-10, Deu 25:5, 6, 11, 12. 

Kayarian at Pagpapanatiling Matatag ng Pa- 
milya. Sa sinaunang lipunang Hebreo, ang pa- 
milya ang saligang yunit. Ang pamilya ay isang 
maliit na pamahalaan at ang ama, bilang ulo, 
ang may pananagutan sa Diyos, at ang ina naman 
ang nakabababang tagapamahala sa mga anak sa 
sambahayan. (Gaw 2:29: Heb 7:4) Sa isang maliit na 
antas, masasalamin sa pamilya ang malaking pa- 
milya ng Diyos. Sa Bibliya, ang Diyos ay inilalara- 
wan bilang asawang lalaki, anupat ang “Jerusalem 
sa itaas” naman ang ina ng kaniyang mga anak. 
--Gal 4:26, ihambing ang Isa 54:5. 

Ang pamilya noong panahon ng mga patriyar- 
ka ay maihahambing sa makabagong korporasyon. 
May ilang bagay na personal na pag-aari ng mga 
miyembro ng pamilya. Ngunit, sa kalakhang bahagi, 


PAMILYA 


ang mga ari-arian ay pag-aari nilang lahat, anupat 
ang ama ang nangangasiwa sa mga ito. Ang isang 
kamalian na ginawa ng isang miyembro ng pamilya 
ay itinuturing na kamalian laban sa pamilya mismo, 
lalo na sa ulo nito. Nagdadala ito sa kaniya ng 
kadustaan, at bilang hukom ng sambahayan, siya 
ang may pananagutang gumawa ng kinakailangang 
pagkilos hinggil sa bagay na iyon.---Gen 31:32, 34; 
Lev 21:9, Deu 22:21: Jos 7:16-25. 

Monogamya ang orihinal na pamantayang itina- 
tag ni Jehova para sa pamilya. Bagaman nang mag- 
laon ay naging kaugalian ang poligamya, mula't sa- 
pol ay labag ito sa orihinal na simulaing itinakda ng 
Diyos. Gayunman, pinahintulutan niya ito hang- 
gang noong dumating ang kaniyang takdang pana- 
hon para isauli ang kaniyang orihinal na pamanta- 
yan, na ginawa niya sa kongregasyong Kristiyano. 
(1Ti 3:2, Ro 7:2, 3) Sa ilalim ng tipang Kautusan, ki- 
nilala niya ang pag-iral ng poligamya at nagbigay 
siya ng mga batas hinggil dito upang mapanatiling 
buo ang yunit ng pamilya at patuloy itong gumana. 
Ngunit si Jehova mismo ang nagsabi: “Iyan ang da- 
hilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kaniyang ama 
at ang kaniyang ina at pipisan siya sa kaniyang asa- 
wa at sila ay magiging isang laman.” At ang kani- 
yang Anak ang sumipi sa mga salitang ito at nag- 
sabi: “Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. 
Kaya nga, ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag 
paghiwalayin ng sinumang tao.” (Gen 2:24, Mat 
19:4-6) Ipinakikita ng rekord na si Adan ay nagka- 
roon lamang ng isang asawa, na naging “ina ng la- 
hat ng nabubuhay.” (Gen 3:20) Ang tatlong anak ni 
Noe, na nagpasimula ng muling pagpaparami ng tao 
sa lupa pagkatapos ng pangglobong Baha, ay pa- 
wang mga anak ng iisang ama at ng iisang ina, at 
ang bawat anak na ito na nakaligtas sa Baha ay may 
isang asawa lamang.---Gen 8:18, 9:1: 1Pe 3:20. 

Sa Ilalim ng Tipang Kautusan. Nang ibigay 
ng Diyos sa Israel ang Sampung Utos, binigyang- 
pansin niya ang pagpapatatag sa yunit ng pamil- 
ya. Ang ikalimang utos ay “Parangalan mo ang 
iyong ama at ang iyong ina,” ang unang utos na 
may pangako. (Deu 5:16: Efe 6:2) Ang isang anak 
na mapaghimagsik sa kaniyang mga magulang ay 
mapaghimagsik din sa kaayusan ng pamamahala 
na itinatag ng Diyos at sa Diyos mismo. Kapag si- 
naktan o isinumpa niya ang kaniyang ama o ina, 
o kapag talagang hindi na siya masupil, siya ay pa- 
patayin. (Exo 21:15, 17: Lev 20:9: Deu 21:18-21) Da- 
pat na magkaroon ang mga anak ng wastong pag- 
katakot sa kanilang mga magulang, at ang anak na 
humahamak sa kaniyang ama o ina ay isinusumpa. 
--Lev 19:3, Deu 27:16. 

Ang ikapitong utos, “Huwag kang mangangalun- 
ya,” ay nagbabawal sa anumang seksuwal na paki- 
kipagtalik ng isang taong may asawa sa hindi niya 


784 


asawa. (Exo 20:14) Ang lahat ng anak ay dapat na 
isilang sa isang pamilya. Ang anak sa ligaw ay hin- 
di kinikilala, ni pinahihintulutan man ang kaniyang 
mga inapo na maging mga miyembro ng kongre- 
gasyon ng Israel maging hanggang sa ikasampung 
salinlahi.---Deu 23:2. 

Bagaman ipinagsanggalang ng ikapitong utos ang 
yunit ng pamilya sa pamamagitan ng pagbabawal 
nito sa pangangalunya, higit pang ipinagsangga- 
lang ng ikasampung utos, sa pamamagitan naman 
ng pagbabawal sa maling mga pagnanasa, ang ka- 
tatagan ng sariling pamilya ng isang tao pati na ya- 
ong sambahayan at pamilya ng kaniyang kapuwa. 
Ipinagsanggalang ng utos na ito ang mga bagay na 
pinakakaraniwang nauugnay sa buhay pampamil- 
ya, samakatuwid nga, bahay, asawa, mga lingkod, 
mga hayop, at iba pang mga ari-arian.---Exo 20:17. 

Sa ilalim ng Kautusan, isang tumpak na rekord ng 
mga talaangkanan ang iningatan. Ang katatagan ng 
pamilya ay higit pang idiniin may kinalaman sa lu- 
paing minana mula sa mga ninuno. Partikular nang 
mahalaga ang mga talaangkanan sa linya ng pamil- 
ya ni Juda at, nang maglaon, sa angkan ng inapo ni 
Juda na si David. Dahil sa pangako na ang Mesiyas 
na Hari ay manggagaling sa mga pamilyang ito, ang 
rekord ng mga kaugnayang pampamilya ay mai- 
ngat na binantayan. At bagaman ang poligamya ay 
hindi pinawi ng Kautusan, ang katatagan ng pamil- 
ya at ang talaangkanan nito ay naingatan dahil sa 
mahihigpit na kautusan may kaugnayan sa poli- 
gamya. Kailanman ay hindi pinahintulutan ng batas 
ang kahalayan o imoral na pakikipagtalik sa iba't 
ibang kapareha. Ang mga anak na bunga ng poli- 
gamya o isinilang ng mga babae (concubine) ay le- 
hitimo at tunay na mga anak ng kanilang ama. 
--Tingnan ang BABAE BILANG PANGALAWAHING ASAWA. 

Espesipikong ipinagbawal ng Kautusan ang paki- 
kipag-alyansa ukol sa pag-aasawa sa pitong bansang 
Canaanita na palalayasin noon mula sa lupain. (Deu 
7:1-4) Dahil sa hindi pagsunod sa utos na ito, ang 
bansang Israel ay nasilo sa pagsamba sa huwad na 
mga diyos at nang dakong huli ay dinalang bihag ng 
kanilang mga kaaway. Si Solomon ay isang kilalang 
halimbawa ng isa na nagkasala sa ganitong paraan. 
(Ne 13:26) Sina Ezra at Nehemias naman ay masi- 
kap na nagsagawa ng mga reporma sa gitna niya- 
ong nakabalik na mga Israelita na nagparumi sa ka- 
nilang mga pamilya at sa Israel mismo dahil sa 
pag-aasawa ng mga babaing banyaga.---Ezr 9:1, 2; 
10:11, Ne 13:23-27. 

Nang isugo ng Diyos ang kaniyang bugtong na 
Anak sa lupa, pinangyari niyang isilang ito sa isang 
pamilya ng mga tao. Isinaayos niya na magkaroon 
ito ng isang ama-amahang may takot sa Diyos at 
isang mapagmahal na ina. Bilang isang anak, si Je- 


785 


sus ay nagpasakop sa kaniyang mga magulang at 
iginalang at sinunod niya sila. (Luc 2:40, 51) Kahit 
noong malapit na siyang mamatay sa pahirapang 
tulos, nagpakita siya ng paggalang at maibiging pa- 
ngangalaga sa kaniyang ina, na lumilitaw na isa 
nang balo noon, nang sabihin niya rito: “Babae, ting- 
nan mo! Ang iyong anak!” at sa alagad naman na 
kaniyang minamahal: “Tingnan mo! Ang iyong ina!” 
sa gayon ay maliwanag na inutusan niya ang alagad 
na ito na alagaan sa sarili nitong tahanan ang kani- 
yang ina.--Ju 19:26, 27. 


Paano ipinakikita ng Bibliya 
ang kahalagahan ng pamilya sa 
kongregasyong Kristiyano? 


Sa kongregasyong Kristiyano, ang pamilya ay ki- 
nikilala bilang ang saligang yunit ng lipunang Kris- 
tiyano. Ang Kristiyanong Griegong Kasulatan ay 
naglalaman ng napakaraming tagubilin tungkol sa 
ugnayang pampamilya. Muli, ang lalaki ay binig- 
yang-dangal na maging ulo ng pamilya, anupat ang 
asawang babae ay nagpapasakop sa kaniyang asa- 
wang lalaki at namamahala sa sambahayan sa ila- 
lim ng pangangasiwa nito. (1Co 11:3, 1Ti 2:11-15, 
5:14) Inihalintulad ni Pablo si Jesus sa asawang la- 
laki at ulo ng pamilya na namamahala sa kongre- 
gasyon na kaniyang 'asawa,' at pinaalalahanan niya 
ang mga asawang lalaki na isagawa ang kanilang 
pagkaulo nang may pag-ibig, at pinayuhan din ang 
mga asawang babae na igalang ang kani-kanilang 
asawang lalaki at magpasakop sa mga ito. (Efe 5:21- 
33) Ang mga anak ay inutusang sumunod sa kani- 
lang mga magulang, at ang mga ama ang binigyan 
ng pangunahing pananagutan sa pagpapalaki sa ka- 
nilang mga anak sa disiplina at pangkaisipang pat- 
nubay ni Jehova.--Efe 6:1-4. 

Ang lalaking ginagamit bilang tagapangasiwa sa 
kongregasyong Kristiyano, kung may asawa, ay da- 
pat na magpamalas ng matataas na pamantayan bi- 
lang ulo ng pamilya, anupat nangangasiwa sa was- 
tong paraan at ang mga anak ay nagpapasakop, 
nasusupil at hindi mapararatangan ng kabuktutan, 
sapagkat, itinanong ni Pablo: “Kung hindi nga alam 
ng sinumang lalaki kung paano mamuno sa kani- 
yang sariling sambahayan, paano niya aalagaan 
ang kongregasyon ng Diyos?” yamang ang kongre- 
gasyon ay katulad ng isang pamilya. (1Ti 3:2-5, Tit 
1:6) Ang mga asawang babae ay pinapayuhan na 
ibigin ang kani-kanilang asawa at mga anak, ma- 
ging mga manggagawa sa tahanan, at magpasakop 
sa kani-kanilang asawa.--Tit 2:4, 5. 

Inihula ni Jesus na magkakabaha-bahagi ang 
mga pamilya dahil sa pagsalansang ng ilan sa 
katotohanan ng Diyos. (Mat 10:32-37, Luc 12:51-53) 


PAMILYA 


Ngunit mariing pinaalalahanan ng apostol na si 
Pablo ang mga mananampalataya na huwag sirain 
ang kaugnayang pangmag-asawa, anupat isinaa- 
lang-alang niya ang kapakanan ng di-sumasampa- 
latayang asawa at ng mga anak. Idiniin niya ang 
kahalagahan ng kaugnayang pampamilya nang ita- 
wag-pansin niya na itinuturing ng Diyos ang mga 
anak bilang banal, kahit ang di-sumasampalata- 
yang asawa ay hindi pa nalilinisan mula sa mga ka- 
salanan nito salig sa pananampalataya kay Kristo. 
Sa katunayan, maaaring ginagawa ng isang di- 
sumasampalataya ang ilan sa mga bagay na ayon 
kay Pablo ay dating ginagawa ng ilang Kristiyano 
bago nila tinanggap ang mabuting balita tungkol sa 
Kristo. (1Co 7:10-16, 6:9-11) Pinangalagaan din ng 
apostol ang pagkakaisa ng pamilyang Kristiyano sa 
pamamagitan ng paglalaan ng mga tagubilin sa 
mga asawang lalaki at mga asawang babae hinggil 
sa pagbibigay ng kaukulang pangmag-asawa.---1Co 
7:3-5. 

Ang mga ugnayang pampamilya ay naging pag- 
papala sa marami may kaugnayan sa Kristiyanismo, 
“sapagkat, asawang babae, paano mo malalaman 
kung maililigtas mo ang iyong asawa? O, asawang 
lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang 
iyong asawa?” (1Co 7:16) Pinatutunayan din ito ng 
mga nilalaman ng mga pagbati ng apostol na si Pab- 
lo sa ilang sambahayan. Ang ilang mananampalata- 
ya ay nagkapribilehiyo na ipagamit ang tahanan ng 
kanilang pamilya bilang dakong tipunan ng kongre- 
gasyon. (Ro 16:1-15) Ang misyonerong Kristiyano 
na si Felipe ay isang lalaking may pamilya, anupat 
may apat na anak na babae na mga tapat na Kristi- 
yano. Pinagpala siya na maasikaso nang sandaling 
panahon ang apostol na si Pablo at ang mga ka- 
manggagawa nito sa kaniyang tahanan sa Cesarea. 
(Gaw 21:8-10) Ang kongregasyong Kristiyano mis- 
mo ay tinatawag na “sambahayan ng Diyos.” Ang 
pangunahing miyembro at ulo nito ay si Jesu-Kristo, 
at kinikilala siya ng ‘sambahayang’ ito bilang ang 
Binhi na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng la- 
hat ng mga pamilya sa lupa ang kanilang sarili. 
-ITi 3:15, Efe 2:19: Col 1:17, 18, Gen 22:18, 28:14. 

Inihula ng kinasihang Kasulatan ang isang matin- 
ding pagsalakay sa institusyon ng pamilya na mag- 
bubunga ng pagguho ng moralidad at ng lipunan ng 
tao sa labas ng kongregasyong Kristiyano. Sinabi 
ni Pablo na kasama sa mga doktrinang kinasihan 
ng demonyo sa “mga huling yugto ng panahon" 
ang “pagbabawal na mag-asawa.” Inihula niya na sa 
“mga huling araw” ay magiging laganap ang pagsu- 
way sa mga magulang, kawalang-katapatan, at ka- 
walan ng “likas na pagmamahal,” maging sa gitna 
niyaong mga “may anyo ng makadiyos na debos- 
yon.” Binabalaan niya ang mga Kristiyano na luma- 
yo sa mga ito.--1Ti 4:1-3, 2Ti 3:1-5. 


PAMIMIGHATI 


Ang Babilonyang Dakila, ang kaaway ng “babae” 
ng Diyos (Gen 3: 15, Gal 4:27) at ng “kasintahang ba- 
bae” ni Kristo (Apo 21:9), ay isang dakilang “patu- 
tot” na organisasyon, anupat nakikiapid sa mga hari 
sa lupa. Ang kaniyang pagiging “ina ng mga patu- 
tot at ng mga kasuklam-suklam na bagay sa lupa” 
ay nagpapahiwatig na ang kaniyang “mga anak na 
babae” ay mga patutot, at na itinataguyod niya ang 
pagwawalang-bahala sa mga institusyon at mga 
utos ng Diyos na Jehova, pati na sa Kaniyang mga 
kahilingan na tumutulong sa ikatatatag ng pamilya. 
(Apo 17:1-6) Sinisikap niyang udyukan ang iba na 
magpatutot at nagtagumpay naman siya na magka- 
roon ng maraming anak na babaing “patutot,” anu- 
pat sinisikap din niyang dungisan ang malinis na 
“kasintahang babae” ni Kristo. Gayunpaman, ang 
“kasintahang babae” ni Kristo ay nagtatagumpay, 
anupat nananatiling malinis, matuwid at karapat- 
dapat na maging bahagi ng “pamilya” ni Jehova bi- 
lang ang “asawa” ni Jesu-Kristo, upang magdulot ng 
pagpapala at kagalakan sa buong sansinukob.---2Co 
11:2, 3, Apo 19:2, 6-8: tingnan ang PAG-AASAWA at 
iba pang mga kaugnayang pampamilya sa ilalim ng 
kani-kanilang pangalan. 


PAMIMIGHATI. Tingnan ang PAGDADALAM- 
HATI. 
PAMPAALSA. Tingnan ang LEBADURA. 


PAMPALUBAG-LOOB, PANAKIP NA. 
Tingnan ang PANAKIP NA PAMPALUBAG-LOOB. 


PAMPATAW. Tingnan ang Garos, BUKLOD, BIG- 
KIS. 


PAMPUNGOS, KARIT NA. 
PAGSASAKA, MGA KAGAMITAN SA. 


PAMUMUSONG. Ang terminong Griego na 
bla:sphe-mi'a, na isinaling “pamumusong,” ay may 
pangunahing kahulugan na mapaminsala, mapani- 
rang-puri, o mapang-abusong pananalita na naka- 
tuon laban sa Diyos o sa tao. (Ihambing ang Apo 
16:11, Mat 27:39.) Gayunman, ang salitang Tagalog 
na “pamumusong” ay kadalasang ginagamit sa Bi- 
bliya upang tumukoy sa walang-pitagan o mapang- 
abusong pananalita laban sa Diyos at sa mga bagay 
na sagrado.--Tingnan ang MAPANG-ABUSONG PANA- 
NALITA. 

Dahil sa pangalang Di-a'bo-los (nangangahulugang 
“Diyablo” o “Maninirang-puri") na ibinigay sa orihi- 
nal na kalaban ng Diyos, maliwanag na siya ang ka- 
una-unahang nagkasala ng pamumusong. Bagaman 
ang pananalita niya kay Eva sa Eden ay mapag- 
balatkayo at tuso, ipinahiwatig nito na ang May- 
lalang ay hindi nagsasabi ng totoo. (Gen 3:1-5) 
Kaya naman mula noon hanggang ngayon, si Sa- 


Tingnan ang 


786 


tanas ang pangunahing manunulsol ng pamumu- 
song. —Ju 8:44-49. 

Malamang na ang “pagtawag sa pangalan ni Jeho- 
va” na nagsimula noong panahon ni Enos bago ang 
Baha ay hindi matuwid at wasto, sapagkat walang 
alinlangang malaon pa bago niyaon ay ginagamit na 
ni Abel ang banal na pangalan sa pakikipag-ugna- 
yan sa Diyos. (Gen 4:26; Heb 11:4) Kung ang pagta- 
wag na ito sa pangalan ng Diyos ay tumutukoy 
sa maling paggamit dito at di-wastong pagkakapit 
ng pangalan ni Jehova sa mga tao o sa mga ba- 
gay na idolatroso, gaya ng pinanghahawakan ng 
ilang iskolar, ito samakatuwid ay isang pamumu- 
song.—Tingnan ang ENOS. 

Nabahala ang tapat na si Job na baka “isinumpa 
[ng kaniyang mga anak] ang Diyos sa kanilang 
puso” sa pamamagitan ng makasalanang mga kaisi- 
pan, at nang iparanas sa kaniya ang matinding ka- 
pighatian, “hindi nagkasala si Job ni nagpatungkol 
man sa Diyos ng anumang di-wasto” sa kabila ng 
mapamusong na mga pagsisikap ng Kalaban na 
pangyarihin siyang ‘sumpain ang Diyos nang muk- 
haan.” (Job 1:5, 11, 20-22, 2:5-10) Ang tatlong kasa- 
mahan ni Job, sinasadya man nila o hindi, ay nag- 
bigay ng maling impresyon tungkol sa Diyos at 
“inari nilang balakyot ang Diyos,” samantalang nag- 
papasaring sila na si Job ay nagsalita at kumilos 
nang may pamumusong.--Job 15:6, 25; 32:3, 42: 
7, 8. 

Pamumusong sa Ilalim ng Tipang Kautusan. 
Isinasaad sa unang tatlong utos ng “Sampung Sali- 
ta,” o Sampung Utos, ang natatanging posisyon ng 
Diyos na Jehova bilang Soberano ng Sansinukob at 
ang kaniyang bukod-tanging karapatang tumang- 
gap ng pagsamba, anupat nagbababala rin ito: “Hu- 
wag mong gagamitin ang pangalan ni Jehova na 
iyong Diyos sa walang-kabuluhang paraan, sapag- 
kat hindi hahayaan ni Jehova na di-naparurusahan 
ang gumagamit ng kaniyang pangalan sa walang- 
kabuluhang paraan.” (Exo 34:28, 20:1-7) Hinahatu- 
lan ang pagsumpa sa Diyos at ang pagsumpa sa 
isang pinuno. (Exo 22:28) Mula noon, ang unang na- 
paulat na halimbawa ng berbal na pamumusong ay 
yaong sinalita ng isang mestisong anak na lalaki. 
Nang ang anak na ito ay makipag-away sa isang la- 
laking Israelita, “pinasimulan niyang lapastanganin 
ang Pangalan at isinumpa niya iyon." Iniutos ni Je- 
hova na parusahan ng kamatayan ang manlalabag 
sa pamamagitan ng pagbato, at itinatag Niya ito bi- 
lang kaukulang parusa para sa sinumang lalapasta- 
ngan sa pangalan ni Jehova' sa hinaharap, siya man 
ay isang katutubong Israelita o isang naninirahang 
dayuhan sa gitna nila.---Lev 24: 10-16. 

Di-nagtagal pagkatapos nito, ang karamihan ng 
mga Israelita ay nagkasala ng walang-galang na 


787 


pagbubulung-bulungan laban kay Jehova. Dahil 
dito, sila'y sinentensiyahang magpagala-gala nang 
40 taon sa ilang, at yaong mga mula 20 taong gu- 
lang pataas ay sinentensiyahang mamatay roon. 
(Bil 14:1-4, 11, 23, 29: Deu 1:27, 28, 34-39) Dahil sa 
kanilang mapamusong na saloobin ay nag-usap pa 
nga sila na pagbabatuhin ang tapat na mga ling- 
kod ng Diyos. (Bil 14:10) Bagaman ang mapang- 
abusong pananalita nina Kora, Datan, at Abiram ay 
aktuwal na nakatuon laban sa mga kinatawan ng 
Diyos na sina Moises at Aaron, bago patayin ng 
Diyos ang mga lalaking ito at yaong mga kabilang 
sa kanilang sambahayan sa harap ng kanilang mga 
tolda, sinabi ni Moises sa mga nagmamasid: “Tiyak 
na makikilala nga ninyo na pinakitunguhan ng mga 
taong ito si Jehova nang walang galang,” sa pama- 
magitan ng paghamak nila sa kaniyang mga hini- 
rang.--Bil 16:1-3, 30-35. 

Kahit na walang kasangkot na mga pananalitang 
binigkas laban sa Diyos, maliwanag na ang mga 
pagkilos ng isa laban sa mga kautusan ng tipan ng 
Diyos ay maaaring maging katumbas ng 'pagsasa- 
lita nang may pang-aabuso kay Jehova” o isang 
pamumusong sa kaniya. Sa gayon, bagaman bi- 
nibigyan ng maawaing konsiderasyon ang di-sina- 
sadyang manlalabag ng kautusan ng Diyos, ang 
indibiduwal na gumagawa ng sinasadya at kusang- 
loob na mga paglabag, katutubong Israelita man 
o naninirahang dayuhan, ay papatayin dahil nagsa- 
lita siya nang may pang-aabuso kay Jehova at hina- 
mak niya ang Kaniyang salita at utos.---Bil 15:27-31, 
ihambing ang Deu 31:20, Ne 9:18, 26. 

Ang iba pang mga halimbawa ng pamumusong 
na nakaulat sa Hebreong Kasulatan ay yaong gina- 
wa ng mga anak ng saserdoteng si Eli (1Sa 3:12, 13) 
at ng paganong Asiryanong opisyal na si Rabsases. 
(2Ha 19:4-6, 22, 23) Hinatulan ng pamumusong ang 
walang-salang si Nabot at ipinapatay siya salig sa 
patotoo ng mga bulaang saksi. (1Ha 21:10-13) Nang 
maglaon, tinuligsa ng Diyos ang mga bulaang pro- 
peta na nagpatibay-loob sa mga walang-galang kay 
Jehova. (Jer 23:16, 17) Nagbigay si Jehova ng tuwi- 
rang babala na ang mga nandurusta sa kaniya ay 
gagawaran ng kanilang kaukulang kagantihan “sa 
kanilang dibdib.” (Isa 65:6, 7; ihambing ang Aw 
10:13, Isa 8:20-22.) Dahil sa pag-aapostata ng Isra- 
el, ang pangalan ni Jehova ay dinusta sa gitna ng 
mga bansa.--Isa 52:4, 5: Eze 36:20, 21. 

Sa kalaunan, pinalaganap ng turong rabiniko ang 
maling pangmalas na hinahatulan ng Levitico 
24:10-23 bilang pamumusong ang basta pagbigkas 
sa pangalang Jehova. Ayon din sa tradisyon ng Tal- 
mud, kapag ang mga relihiyosong hukom ay dumi- 
rinig ng patotoo na naglalahad ng mapamusong na 
mga salitang diumano'y ginamit ng akusado, pupu- 
nitin nila ang kanilang mga kasuutan, bilang pagsu- 


PAMUMUSONG 


nod sa halimbawang nasa 2 Hari 18:37: 19:1-4. 
--The Jewish Encyclopedia, 1976, Tomo III, p. 237: 
ihambing ang Mat 26:65. 

“Pamumusong” sa Griegong Kasulatan. Ipi- 
nakita ng apostol na si Pablo ang saligang kahulu- 
gan ng bla-sphe-mi'a sa pamamagitan ng paggamit 
sa kaugnay na pandiwang Griego na bla:sphe-meo 
sa Roma 2:24 nang sumipi siya mula sa Isaias 52:5 
at Ezekiel 36:20, 21, na nabanggit na. 

Kalakip sa pamumusong ang pag-angkin sa mga 
katangian o mga karapatan ng Diyos, o pag-uukol 
ng mga ito sa ibang persona o bagay. (Ihambing 
ang Gaw 12:21, 22.) Inakusahan ng mga Judiong li- 
der ng relihiyon si Kristo Jesus ng pamumusong da- 
hil sinabi niya na napatawad na ang mga kasalanan 
ng ilang tao (Mat 9:2, 3; Mar 2:5-7; Luc 5:20, 21), at 
tinangka nila siyang batuhin bilang isang mapamu- 
song dahil ipinahayag niyang siya ang Anak ng 
Diyos. (Ju 10:33-36) Nang sabihin ni Jesus sa harap 
ng Sanedrin ang tungkol sa layunin ng Diyos para 
sa kaniya at ang mataas na posisyong ipagkakaloob 
sa kaniya, hinapak ng mataas na saserdote ang mga 
kasuutan nito at inakusahan nito si Jesus ng pamu- 
musong, anupat dahil dito ay hinatulan si Jesus bi- 
lang karapat-dapat sa kamatayan. (Mat 26:63-66, 
Mar 14:61-64) Palibhasa'y wala silang awtoridad 
mula sa mga Romano para maglapat ng hatol na ka- 
matayan, may-katusuhang pinalitan ng mga Ju- 
diong lider ng relihiyon ang kanilang akusasyong 
pamumusong ng akusasyong sedisyon nang dalhin 
nila si Jesus sa harap ni Pilato.--Ju 18:29-19: 16. 

Yamang si Jesus ang Anak ng Diyos at ang tuwi- 
rang kinatawan Niya, ang mga bagay na sinalita la- 
ban sa kaniya ay maituturing din na pamumusong. 
(Luc 22:65) Gayundin, yamang ang banal na espiri- 
tu o aktibong puwersa ay nanggagaling sa Diyos at 
malapit na nauugnay sa persona ng Diyos, wasto la- 
mang na tukuyin ni Jesus ang “pamumusong laban 
sa espiritu.” Sinasabing ito ang kasalanang walang 
kapatawaran. (Mat 12:31, Mar 3:28, 29: Luc 12:10) 
Ipinakikita ng Kasulatan na sa puso ng isa nagmu- 
mula ang pamumusong (Mat 15:19, Mar 7:21, 22): 
samakatuwid, ang kalagayan ng puso, na makikita 
sa antas ng pananadya, ay may kaugnayan sa ga- 
yong pamumusong laban sa espiritu. Ang pangya- 
yaring naganap bago sabihin ni Jesus na walang 
kapatawaran ang gayong kasalanan ay nagpapakita 
na tumutukoy ito sa pagsalansang sa pagkilos ng es- 
piritu ng Diyos. Ito'y hindi dahil sa pagiging nalin- 
lang, kahinaan ng tao, o di-kasakdalan. Sa halip, ang 
pagsalansang ay kusang-loob at sinasadya. Malinaw 
na nakita ng mga Pariseo na kumikilos ang espiritu 
ng Diyos kay Jesus kung kaya nakagawa siya ng 
mabuti, ngunit dahil sa makasariling hangarin, ini- 
ukol nila ang kapangyarihang ito kay Beelzebub, si 
Satanas na Diyablo, at sa gayo'y namusong sila 


PANAGHOY, AKLAT NG MGA 


laban sa banal na espiritu ng Diyos.---Mat 12:22-32, 
ihambing ang Heb 6:4-6, 10:26, 27. 

Tulad ni Jesus, si Esteban ay pinatay bilang isang 
martir dahil sa paratang na pamumusong. (Gaw 
6:11-13, 7:56-58) Si Pablo, bilang si Saul, ay dating 
isang mamumusong at sinikap niyang pilitin ang 
mga Kristiyano na gumawa ng “pagtatakwil” (sa li- 
teral, “mamusong”). Gayunman, nang siya mismo 
ay maging isang alagad, dumanas siya ng mapamu- 
song na pagsalungat mula sa mga Judio, at sa Efe- 
so, posibleng ang kaniyang turo ay binansagan ng 
ilang grupo bilang mapamusong sa diyosang si Ar- 
temis. (Gaw 13:45: 19:37: 26:11; 1Ti 1:13) Sa pa- 
mamagitan ng pagtitiwalag, ibinigay ni Pablo sina 
Himeneo at Alejandro “kay Satanas upang sa pama- 
magitan ng disiplina ay maturuan sila na huwag 
mamusong.” (1Ti 1:20, ihambing ang 2Ti 2:16-18.) 
Ipinakita naman ni Santiago na ang mayayaman, 
bilang isang grupo, ay may tendensiyang “mamu- 
song sa mainam na pangalang' itinawag sa mga ala- 
gad. (San 2:6, 7; ihambing ang Ju 17:6; Gaw 15:14.) 
Sa “mga huling araw,” lalaganap ang mga mamu- 
musong (2Ti 3:1, 2), gaya rin ng inihula ng aklat ng 
Apocalipsis sa pamamagitan ng mga kapahayagan 
at ng mga sagisag.--Apo 13:1-6, 16:9-11, 21; 17:3. 


PANAGHOY, AKLAT NG MGA. Noong pa- 
nahon ng Bibliya, ang mga panaghoy, o mga pa- 
nambitan, ay kinakatha at inaawit para sa mga 
kaibigang namatay (2Sa 1:17-27), mga bansang wi- 
nasak (Am 5:1, 2), at mga lunsod na giniba (Eze 27: 
2, 32-36). Ang aklat ng Mga Panaghoy ay isang ki- 
nasihang halimbawa ng gayong malungkot na kom- 
posisyon. Binubuo ito ng limang tulang liriko (sa li- 
mang kabanata) na nananaghoy sa pagkawasak ng 
Jerusalem sa mga kamay ng mga Babilonyo noong 
607 B.C.E. 

Kinikilala ng aklat na makatarungan ang pagpa- 
pasapit ni Jehova ng kaparusahan sa Jerusalem at 
Juda dahil sa kamalian ng kaniyang bayan. (Pan 1: 
5, 18) Itinatampok din nito ang maibiging-kabaitan 
at awa ng Diyos at ipinakikita nito na mabuti si Je- 
hova doon sa umaasa sa kaniya.--Pan 3:22, 25. 

Pangalan. Sa Hebreo, ang aklat na ito ay pina- 
nganlan ayon sa pambungad na salitang 'Eh-khah', 
na nangangahulugang “Ano!” Ang tawag naman 
dito ng mga tagapagsalin ng Septuagint ay Thre'noi, 
nangangahulugang “Mga Panambitan, Mga Panag- 
hoy.” Sa Babilonyong Talmud (Bava Batra 14b), tinu- 
koy ito sa terminong Qi:nohth', nangangahulugang 
“Mga Panambitan, Mga Elehiya,” at tinawag ito ni 
Jerome na Lamentationes (Latin). Sa titulong ito 
nagmula ang pangalang Ingles na Lamentations, na 
sa Tagalog ay Mga Panaghoy. 

Dako sa Kanon ng Bibliya. Sa Hebreong ka- 
non, ang aklat ng Mga Panaghoy ay kadalasang ini- 


788 


lalakip sa limang Meghillohth' (Mga Balumbon), na 
binubuo ng Awit ni Solomon, Ruth, Mga Panag- 
hoy, Eclesiastes, at Esther. Gayunman, sa sinau- 
nang mga kopya ng Hebreong Kasulatan, ang aklat 
ng Mga Panaghoy ay sinasabing kasunod ng aklat 
ng Jeremias, gaya ng makikita sa mga Bibliyang Ta- 
galog sa ngayon. 

Manunulat. Sa Griegong Septuagint, ang aklat 
na ito ay ipinakikilala ng mga salitang: “At nangya- 
ri nga, pagkatapos na mabihag ang Israel at mati- 
wangwang ang Jerusalem, si Jeremias ay umupong 
nananangis at nanaghoy ng panaghoy na ito dahil 
sa Jerusalem at nagsabi.” Tinutukoy rin ng mga 
Targum si Jeremias bilang ang manunulat, anupat 
ipinakikilala ang aklat gaya ng sumusunod: “Si Jere- 
mias na propeta at dakilang saserdote ay nagsabi.” 
Ganito naman ang introduksiyon sa mapanuring re- 
bisyon ni Clement ng Latin na Vulgate: “At nangya- 
ri nga, pagkatapos na madala sa pagkabihag ang 
Israel at maiwang tiwangwang ang Jerusalem, si Je- 
remias na propeta ay naupong nananangis at bu- 
mulalas ng panaghoy na ito dahil sa Jerusalem, at 
habang buong-kapaitang nagbubuntunghininga, at 
buong-lungkot na dumaraing, sinabi niya.” 

Istilo. Ang limang kabanata ng aklat ng Mga 
Panaghoy ay binubuo ng limang tula, na ang unang 
apat ay mga akrostik. Ang alpabetong Hebreo ay 
may 22 indibiduwal na titik (mga katinig) at sa 
unang apat na kabanata ng Mga Panaghoy, ang 
magkakasunod na mga talata ay nagsisimula sa isa 
sa 22 titik ng alpabetong Hebreo. Ang mga kabana- 
ta 1,2, at 4 ay may tigdadalawampu't dalawang ta- 
lata na nakaayos ayon sa alpabetong Hebreo, anupat 
ang talata 1 ay nagsisimula sa unang titik Hebreo na 
alep, ang talata 2 ay nag-uumpisa sa ikalawang ti- 
tik na bet, at patuloy hanggang sa katapusan ng al- 
pabeto. Ang kabanata 3 ay may 66 na talata, at dito 
naman, tatlong sunud-sunod na talata ang nagsisi- 
mula sa iisang titik Hebreo bago lumipat sa susunod 
na titik. 

Sa mga kabanata 2, 3, at 4, pinagbaligtad ang mga 
titik na ayin at pe (doon ay hindi nakaayos ang mga 
ito na gaya ng sa Panaghoy 1 at Aw 119). Ngunit 
hindi ito nangangahulugan na nagkamali ang kina- 
sihang manunulat ng Mga Panaghoy. Matapos suri- 
in ang bagay na ito, sinabi nina C. F. Keil at F. De- 
litzsch: “Lalo nang hindi posible ang palagay na ang 
tinutukoy na iregularidad ay isang pagkakamali ng 
mangangatha ... , sapagkat ang iregularidad ay na- 
uulit sa tatlong tula. Sa halip ay nauugnay ito sa iba 
pang aspekto. Sapagkat masusumpungan din natin 
sa iba pang mga tulang alpabetiko, lalo na sa mas 
matatandang tula, ang maraming paglihis sa alitun- 
tunin, na walang alinlangang nagpapatunay na ma- 
higpit lamang na sinusunod ng mga mangangatha 
ang pagkakasunud-sunod ng alpabeto tanging kung 


789 


bumabagay ito sa daloy ng diwa nang hindi nagi- 
ging artipisyal.” (Commentary on the Old Testa- 
ment, 1973, Tomo VIII, The Lamentations of Jeremi- 
ah, p. 338) Ang ilan sa mga halimbawang binanggit 
ay ang Awit 34, kung saan hindi masusumpungan 
ang talatang waw, at ang Awit 145, na walang tala- 
tang nun. Hindi dapat ikabahala kung hindi man 
mahigpit na sinunod sa kinasihang mga akdang ito 
ang alpabetikong pagkakasunud-sunod ng mga titik 
Hebreo. Bagaman totoo na nagsilbing pantulong sa 
pagsasaulo ang paggamit ng mga akrostik, ang pi- 
nakamahalaga ay ang mensahe, at mas binibig- 
yang-pansin ang diwa kaysa sa anumang istilong 
pampanitikan. 

Ang Panaghoy kabanata 5 ay hindi tulang akros- 
tik, bagaman mayroon itong 22 talata, na kasinda- 
mi ng indibiduwal na mga titik ng alpabetong He- 
breo. 

Panahon ng Pagsulat. [Ipinakikita ng malinaw 
na paglalarawan ng Mga Panaghoy na isinulat ito di- 
katagalan pagkatapos bumagsak ang Jerusalem no- 
ong 607 B.C.E., samantalang sariwa pa sa isip ni Je- 
remias ang mga pangyayari noong kubkubin at 
sunugin ng mga Babilonyo ang Jerusalem. Suma- 
sang-ayon ang karamihan na ang aklat ng Mga 
Panaghoy ay isinulat di-nagtagal pagkaraang bu- 
magsak ang Jerusalem, at makatuwirang isipin na 
natapos ito noong 607 B.C.E. 

Katuparan ng Hula. Gaya ng buong-linaw na 
inilalarawan sa aklat ng Mga Panaghoy, ang mga 
salita ng Deuteronomio 28:63-65 ay natupad sa Je- 


PANAGHOY, AKLAT NG MGA 


rusalem. Ipinakikita rin sa aklat ang katuparan ng 
iba pang mga hula at mga babala ng Diyos. Ha- 
limbawa, ihambing ang Panaghoy 1:2 sa Jeremias 
30:14, Panaghoy 2:17 sa Levitico 26:17, Panaghoy 
2:20 sa Deuteronomio 28:53. 

Nilalaman. Sa unang kabanata, simula sa tala- 
ta 12, inihalintulad ni Jeremias ang Jerusalem, ang 
Sion na katipang “babae” ng Diyos, sa isang babaing 
nagsasalita. (Isa 62:1-6) Siya ay naging kaaba-aba, 
na para bang nabalo at naulila sa kaniyang mga 
anak, isang babaing bihag na puwersahang pinag- 
trabaho bilang alipin. Si Jeremias naman ang nag- 
salita sa kabanata 2. Sa kabanata 3, ibinulalas ni 
Jeremias ang kaniyang damdamin, na sinasambit 
iyon sa katauhan ng isang “matipunong lalaki” na 
sumasagisag sa bansa. Sa kabanata 4, ipinagpatuloy 
ni Jeremias ang kaniyang pananaghoy. Sa ikali- 
mang kabanata, ang mga tumatahan sa Jerusalem 
ang inilalarawan bilang nagsasalita. Ang mga kapa- 
hayagan ng pagkilala sa kasalanan, ang pag-asa at 
pagtitiwala kay Jehova, at ang pagnanais na buma- 
ling sa tamang daan, gaya ng inilalahad sa buong 
aklat, ay hindi siyang aktuwal na damdamin ng ka- 
ramihan sa taong-bayan. Gayunman, may mga na- 
labi pa ring gaya ni Jeremias. Kaya ang pangmalas 
na ipinahahayag sa aklat ng Mga Panaghoy ay isang 
tumpak na paglalarawan sa situwasyon ng Jerusa- 
lem ayon sa pananaw ng Diyos. 

Samakatuwid, ang aklat ng Mga Panaghoy ay 
isang tunay at mahalagang rekord na kinasihan ng 
Diyos. 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG MGA PANAGHOY 


Limang tula na nananaghoy sa kapahamakang sumapit sa Je- 
rusalem at sa mga tumatahan doon noong 607 B.C.E. sa mga 
kamay ng mga Babilonyo 

Isinulat ni Jeremias karaka-raka pagkatapos na mawasak ang 
Jerusalem 


Ang Jerusalem ay inihalintulad sa isang babaing balo 
na naulila sa kaniyang mga anak at walang sinu- 
mang umaaliw (1:1-22) 


Kinilala niya na ang kaniyang pamimighati ay dahil sa pag- 


kakasala niya kay Jehova 


Ipinanalangin niyang parusahan ng Makapangyarihan- 
sa-lahat yaong mga nagsasaya dahil sa kaniyang pag- 
durusa 


Kumilos si Jehova laban sa Jerusalem dahil sa kani- 

yang galit (2:1-22) 

Inihagis niya ang Jerusalem 'mula sa langit tungo sa 
lupa' 

Iwinaksi niya ang kaniyang santuwaryo at hindi niya pinag- 
pakitaan ng paggalang ang hari at saserdote 

Dahil dito, ang mga nagdaraan ay takang-taka sa sinapit 
ng lunsod na dati'y “kasakdalan ng kariktan” 


Ang “matipunong lalaki,” na kumakatawan sa bansa, 
ay nagsalita tungkol sa kaniyang kapighatian, ga- 
yunma'y nagpahayag pa rin ng pag-asa (3:1-66) 
Inilarawan niya ang napakahirap na kalagayang dinaranas 

niya 

Gayunpaman, nagtitiwala siya na diringgin ni Jehova ang 
mga panalangin ng kaniyang bayan at na magpapakita 
Siya ng awa 

Ang nakapanghihilakbot na mga epekto ng pagkub- 
kob sa Jerusalem (4:1-22) 

Noon ay mas mabuti pa ang mamatay sa tabak kaysa ma- 
matay sa taggutom: kinain pa nga ng mga babae ang 
kanilang sariling mga anak 

Ang mga nakatakas nang buhay ay walang-tigil na tinugis 
sa bulubundukin at ilang na mga pook 

Pinamanhikan si Jehova na bigyang-pansin ang pag- 
durusa ng bayan at muli silang pagpakitaan ng li- 
ngap (5:1-22) 

Ang minanang pag-aari ng kaniyang bayan ay ibinigay sa 
mga taga-ibang bayan 

Sila ay hiniya at hinamak 


Nanalangin sila kay Jehova na ipanumbalik sila sa kaniya 
kahit itinakwil niya sila dahil sa galit 


PANAGINIP 


PANAGINIP. Mga kaisipan ng isang tao o mga 
larawang nabubuo sa kaniyang isip samantalang 
siya ay natutulog. Ang Kasulatan ay may bina- 
banggit na mga panaginip mula sa Diyos (Bil 12:6), 
likas na mga panaginip (Job 20:8), at bulaang mga 
panaginip (Jer 29:8, 9) gaya niyaong mga nauugnay 
sa panghuhula.---Zac 10:2. 

Mga Panaginip Mula sa Diyos. Tumanggap 
ng mga panaginip mula sa Diyos kapuwa ang mga 
lingkod ni Jehova at ang mga taong hindi sumasam- 
ba sa kaniya. (1Ha 3:5, Huk 7:13, 14) Ang ilang pa- 
naginip ay nagsilbing babala na nagsanggalang sa 
kaniyang mga lingkod at ang iba naman ay nagbi- 
gay sa kanila ng patnubay. Sa isang panaginip ay 
binabalaan ng Diyos si Abimelec na hari ng Gerar 
na huwag hipuin si Sara, anupat dahil dito ay hindi 
ito nadungisan. (Gen 20) Bilang pagsunod sa “baba- 
lang mula sa Diyos sa isang panaginip,” ang mga as- 
trologong dumalaw kay Jesus ay hindi bumalik sa 
mapamaslang na si Herodes. (Mat 2:11, 12) Dahil sa 
tagubiling tinanggap ni Jose mula sa anghel sa pa- 
mamagitan ng mga panaginip, kinuha niya si Ma- 
ria upang maging kaniyang asawa at, gayundin, iti- 
nakas niya sina Jesus at Maria patungong Ehipto. 
Nang maglaon, sa pamamagitan din ng mga pana- 
ginip mula sa Diyos, inutusan si Jose na lisanin ang 
Ehipto kasama ang kaniyang pamilya at manirahan 
sa Nazaret upang matupad ang hulang, “Siya ay ta- 
tawaging Nazareno."--Mat 1:18-25: 2:13-15, 19-23. 

Ang ilang panaginip mula sa Diyos ay nagbigay- 
katiyakan sa kaniyang mga lingkod na taglay nila 
ang lingap ng Diyos o tumulong sa kanila na mau- 
nawaan kung paano sila inaalalayan ng Diyos. Bago 
makipagtipan ang Diyos kay Abram (Abraham), 
isang mahimbing na tulog at malaking kadiliman 
ang sumapit sa patriyarka, at lumilitaw na nakipag- 
usap si Jehova sa kaniya sa panaginip. (Gen 15:12- 
16) Sa Luz (Bethel), binigyan ng Diyos si Jacob ng 
isang panaginip kung saan nakakita siya ng isang 
hagdanan na mula sa lupa hanggang sa langit, anu- 
pat nagpapahiwatig ito ng pakikipagtalastasan sa la- 
ngit. Nagmamanhik-manaog sa hagdanan ang mga 
anghel, nakatayo sa itaas niyaon ang wangis ni Je- 
hova, at bumigkas ang Diyos ng isang pagpapala 
kay Jacob. (Gen 28:10-19, ihambing ang Ju 1:51.) 
Pagkalipas ng maraming taon, sa pamamagitan din 
ng isang panaginip ay ipinakita ng Diyos ang kani- 
yang pagsang-ayon kay Jacob at inutusan niya ito, 
sa pamamagitan ng anghel, na bumalik sa kaniyang 
sariling lupain.---Gen 31:11-13. 

Noong nasa kabataan pa ang anak ni Jacob na si 
Jose, nagkaroon siya ng mga panaginip na nagpahi- 
watig na sumasakaniya ang lingap ng Diyos, anupat 
makahula rin ang mga panaginip na iyon. Sa isang 
panaginip, siya at ang kaniyang mga kapatid ay 


790 


nagtatali ng mga tungkos sa parang. Ang tungkos ni 
Jose ay tumayo nang tuwid, at ito'y pinalibutan at 
niyukuran ng mga tungkos ng kaniyang mga kapa- 
tid. Sa isa pang panaginip, niyukuran naman siya 
ng araw, buwan, at 11 bituin. (Gen 37:5-11) Kapuwa 
natupad ang mga panaginip na ito nang si Jacob at 
ang kaniyang sambahayan ay lumipat sa Ehipto da- 
hil sa matinding taggutom. Upang makakuha ng 
pagkain, kinailangan nilang lahat na umasa kay 
Jose, yamang siya ang administrador noon ng pag- 
kain sa Ehipto.---Gen 42: 1-3, 5-9. 

Tumanggap din ng makahulang mga panaginip 
mula sa Diyos ang ilang taong hindi sumasamba sa 
kaniya. Sa Ehipto, samantalang nakabilanggo si Jose 
kasama ng punong katiwala ng kopa at ng pu- 
nong magtitinapay na kapuwa mga lingkod ni Para- 
on, ang mga lalaking iyon ay parehong nanaginip. 
Ayon sa pakahulugang ibinigay ni Jose sa tulong ng 
Diyos, sa loob ng tatlong araw ay ibabalik sa kani- 
yang posisyon ang punong katiwala ng alak at papa- 
tayin naman ang punong magtitinapay. Natupad ito 
pagkalipas ng tatlong araw noong kaarawan ni Pa- 
raon. Nang maglaon, ang mga panaginip na ito ang 
naging daan upang mairekomenda si Jose kay Para- 
on bilang isang lalaking may espiritu ng Diyos. 
--Gen 40. 

Ang dalawang panaginip ni Paraon sa isang gabi 
ay kapuwa pinagsamang babala at hula. Sa unang 
panaginip, pitong baka na matataba ang laman ang 
nakita niyang nilamon ng pitong baka na hamak at 
payat ang laman. Sa ikalawang panaginip ni Paraon, 
pitong mabibintog at maiinam na uhay ng butil ang 
sumibol sa isang tangkay ngunit nilamon ang mga 
ito ng pitong uhay ng butil na kuluntoy, payat at 
natuyot ng hangin. Matapos sabihin ni Jose na ang 
pagpapakahulugan ay sa Diyos, may-katumpakan 
niyang ipinaliwanag na ang mga panaginip ay ka- 
puwa tumutukoy sa pitong tadng kasaganaan na su- 
sundan ng pitong taong taggutom. (Gen 41) Sa 
gayon ay naglaan ang Diyos ng patnubay upang 
mailigtas ang marami mula sa pagkagutom at par- 
tikular na upang maingatan ang buhay ng mga ina- 
po ni Abraham para matupad ang kaniyang mga 
pangako rito.---Gen 45:5-8. 

Ang Babilonyong si Haring Nabucodonosor ay 
nagkaroon din ng dalawang makahulang panaginip 
mula sa Diyos. Ang isa ay tungkol sa imaheng me- 
tal na may ulong ginto, dibdib at mga bisig na pilak, 
tiyan at mga hitang tanso, mga binting bakal, at 
mga paang bakal at luwad. Isang bato na natibag na 
hindi sa pamamagitan ng mga kamay ang tumama 
at dumurog sa mga paa nito at pagkatapos ay pinul- 
bos niyaon ang iba pang bahagi ng imahen. Sinabi 
ni Daniel na si Nabucodonosor ang “ulong ginto” 
at ipinaliwanag niya na ang Babilonya ay haha- 
linhan ng sunud-sunod na mga kaharian ng tao. 


791 


Sa dakong huli, ang Diyos mismo ay magtatatag 
ng isang Kaharian na “hindi magigiba kailanman.” 
--Dan 2:29-45. 

Sa isa pang panaginip mula sa Diyos, nakakita si 
Nabucodonosor ng isang malaking punungkahoy na 
pinutol, at ang naiwang tuod ay tinalian ng “bigkis 
na bakal at tanso” upang hindi ito tumubo hang- 
gang sa “pitong panahon” ang makalipas dito. Kaa- 
yon ng paliwanag ni Daniel, ang hambog na si Na- 
bucodonosor (na isinasagisag ng punungkahoy na 
pinutol) ay nabaliw at nanatili sa gayong kalagayan 
hanggang sa makalipas ang pitong panahon, o taon. 
Pagkatapos nito, kinilala niya ang pagiging kataas- 
taasan ng Diyos, at nang manauli na ang kani- 
yang katinuan, ibinalik siya sa kaniyang pagkahari. 
--Dan 4, tingnan ang TAKDANG PANAHON NG MGA BAN- 
SA, MGA. 

Si Daniel mismo ay nagkaroon ng isang panaginip 
mula kay Jehova kung saan nakita niyang umaahon 
mula sa dagat ang apat na ubod-laking hayop, na 
kumakatawan sa mga pamahalaan ng tao. (Dan 7:1, 
3, 17; tingnan ang HAyoP, MAKASAGISAG NA MGA.) Na- 
kita rin ni Daniel ang Sinauna sa mga Araw, na nag- 
bigay sa “isang gaya ng anak ng tao” ng namama- 
laging “pamamahala at dangal at kaharian.”---Dan 
7:13, 14. 

Inihula ni Joel na ang pagbubuhos ng espiritu ng 
Diyos ay susundan ng mga palatandaang gaya ng 
panghuhula at ng pananaginip ng kinasihang mga 
panaginip. (Joe 2:28) Noong araw ng Pentecostes 
ng taong 33 C.E., tumanggap ng banal na espiritu 
ang mga 120 alagad ni Jesu-Kristo at nagsimula si- 
lang magsalita sa iba't ibang wika “tungkol sa mari- 
ringal na mga bagay ng Diyos.” (Gaw 2:1-18) Nang 
maglaon, ang iba pang mga mananampalataya, ka- 
bilang na ang dating mang-uusig na si Saul (Pablo), 
ay tumanggap ng banal na espiritu at binigyan 
ng makahimalang mga kaloob. (Gaw 8:17-19; 9:17: 
10:44-46) Noong nasa Troas si Pablo, nagkaroon siya 
ng isang pangitain sa gabi o isang panaginip na 
naglaan sa kaniya at sa kaniyang mga kasamahan 
ng patnubay kung saan sila dapat mangaral ng “ma- 
buting balita.” (Gaw 16:9, 10) Walang alinlangang 
nagkaroon din ng mga panaginip ang iba pang mga 
alagad sa impluwensiya ng espiritu ng Diyos bilang 
katuparan ng hula ni Joel. 

Noong nililitis si Jesu-Kristo sa harap ni Poncio Pi- 
lato, ang asawa ng Romanong gobernador na iyon 
ay nagpadala sa kaniya ng ganitong mensahe may 
kinalaman kay Jesus: “Huwag kang makialam sa ta- 
ong matuwid na iyan, sapagkat labis akong nagdu- 
sa ngayon sa panaginip dahil sa kaniya.” (Mat 27:19) 
Maliwanag na mula sa Diyos ang panaginip na iyon 
at dapat sana'y nagsilbi itong babala kay Pilato na 
ang kaso ni Kristo ay napakahalaga. 


PANAGINIP 


Likas na mga Panaginip. Ang likas na mga pa- 
naginip ay maaaring bunga ng ilang mga kaisipan 
o mga emosyon, mga pakiramdam o pang-araw- 
araw na mga gawain (kabalisahan, pisikal na kala- 
gayan ng isa, ang kaniyang trabaho, at iba pa). (Ec 
5:3) Ang ganitong mga panaginip ay walang gaa- 
nong kahulugan. (Aw 73:20) Maaaring managinip 
ang isang taong gutom na siya ay kumakain o ang 
isang nauuhaw na siya ay umiinom, ngunit gutom 
o uhaw pa rin siya paggising niya. Katulad niyan 
ang magiging ilusyon ng lahat ng mga bansang “na- 
kikipagdigma laban sa Bundok Sion.”--Isa 29:7, 8. 

May kinalaman sa pangmalas ng mga pagano sa 
mga panaginip, sinabi ng Harper's Bible Dictionary: 
“Napakalaki ng tiwala ng mga Babilonyo sa mga pa- 
naginip kung kaya sa gabi bago sila gumawa ng 
mahahalagang desisyon, natutulog sila sa mga tem- 
plo at umaasang tatanggap sila ng payo. Ang mga 
Griego na nais tumanggap ng tagubiling pangkalu- 
sugan ay natutulog sa mga dambana ni Aescula- 
pius, at ang mga Romano naman ay sa mga templo 
ni Serapis. Ang mga Ehipsiyo ay sumulat ng detal- 
yadong mga aklat para sa interpretasyon ng mga 
panaginip.” (Inedit nina M. at J. L. Miller, 1961, 
p. 141) Gayunman, hindi nakibahagi sa gayong mga 
gawain ang tapat na mga Hebreo at ang unang mga 
Kristiyano. Nagbabala ang Kasulatan laban sa pag- 
hahanap ng mga tanda, ito man ay sa likas na mga 
panaginip o sa iba't ibang pangyayari.---Deu 18:10- 
12; tingnan ang PANGHUHULA. 

Bulaang mga Panaginip. Hinahatulan sa Bi- 
bliya ang bulaang mga panaginip. Ayon sa Kautu- 
san, dapat patayin ang isang bulaang mananaginip 
na nanghihikayat sa iba na magsagawa ng idola- 
triya. (Deu 13:1-5) Kung minsan, nagsasalita ang 
Diyos sa kaniyang tunay na mga propeta sa pama- 
magitan ng panaginip (Bil 12:6), ngunit siya ay la- 
ban sa “mga propeta ng bulaang mga panaginip,” na 
naglalayo sa kaniyang bayan mula sa tunay na pag- 
samba. (Jer 23:25-32, 27:9, 10) Ang mga manghu- 
hula ay inilalarawan na nagsasalita ng “mga pana- 
ginip na walang saysay."---Zac 10:2. 

Ginamit ng Bibliya ang mga panaginip sa maka- 
sagisag na diwa nang ilarawan nito ang mga ta- 
ong di-makadiyos na nakapuslit sa loob ng kon- 
gregasyong Kristiyano at nagpaparungis sa laman. 
Nagbabala si Judas sa kaniyang mga kapananam- 
palataya hinggil sa gayong mga tao na “mahilig ma- 
naginip,” anupat lumilitaw na ang mga indibiduwal 
na ito ay ‘nananaginip’ o nag-iilusyon na maaari ni- 
lang labagin ang Salita ng Diyos at magparungis sa 
laman sa loob ng kongregasyon nang hindi naparu- 
rusahan. Ngunit nagkakamali sila, sapagkat hindi 
nila matatakasan ang kahatulan ng Kataas-taasang 
Hukom na si Jehova.--Jud 8, 1Co 6:9, 10, 18-20. 


PANAGOT 


PANAGOT. Isang paniguro na tutuparin ng 
isang tao ang kaniyang obligasyon, isang prenda, 
garantiya, o kolateral. Ang isang halimbawa nito ay 
ang personal na pag-aari, gaya ng singsing o kasu- 
utan, na ibinibigay ng taong nangutang sa pinagka- 
kautangan niya bilang garantiya na babayaran niya 
ang utang. Ang dalawang pandiwang Hebreo na 
chaval’ at ‘avat’, at ang mga pangngalang kaugnay 
ng mga ito, ay may kinalaman sa gayong panagot. 
Maaari rin itong tumukoy sa isa na nananagot para 
sa kapakanan ng iba. Namanhik ang salmista kay 
Jehova na maging “panagot” niya na magsasang- 
galang sa kaniya laban sa mga mandaraya.---Aw 
119:122. 

Sa nakalipas na mga siglo, ang kinaugaliang para- 
an ng pagganap bilang panagot para sa iba ay hindi 
nagbago. Tinukoy ito ng patriyarkang si Job nang sa- 
bihin niya: “Pakisuyo, ilagay mo ang aking panagot sa 
iyo. Sino pa ang makikipagkamay sa akin bilang pa- 
nata?” (Job 17:3) Ipinahihiwatig ng Kawikaan 17:18 
ang pamamaraan na sinusunod noon: “Ang taong ka- 
pos ang puso ay nakikipagkamay, na lubusang nana- 
nagot sa harap ng kaniyang kapuwa.” Maliwanag, ang 
isang tao ay nagiging panagot para sa iba kapag, sa 
harap ng mga saksi, siya'y nakipaghampasan ng ka- 
may, nakipagdaup-palad, o nakipagkamay sa nagpa- 
utang at nangakong sasagutin niya ang mga obliga- 
syon ng may utang sakaling hindi ito makabayad. 
Sa Silangan, ang gayong pakikipaghampasan ng ka- 
may o pakikipagdaup-palad ay nangangahulugang 
napagtibay na ang isang kasunduan o tipan. (Kaw 
11:21) Lumilitaw na sa ganitong paraan pinagtibay ni 
Jehu ang positibong tugon ni Jehonadab sa tanong 
na, “Ang iyo bang puso ay matuwid sa akin, na gaya 
ng aking puso sa iyong puso?” Sapagkat sinabi niya 
kay Jehonadab: “Kung gayon, ibigay mo sa akin ang 
iyong kamay."”---2Ha 10:15. 

Gumamit naman ng ibang pamamaraan si Juda 
nang ibigay niya kay Tamar ang kaniyang singsing 
na pantatak, panali, at tungkod bilang paniguro 
hanggang sa makapagpadala siya rito ng isang anak 
ng kambing na magiging kabayaran sa pagsiping 
niya rito. (Gen 38:17-20) Noong iminumungkahi ni 
Ruben na isama niya si Benjamin sa Ehipto, nag- 
alok siya kay Jacob ng panagot para kay Benjamin 
sa pagsasabing: “Ipapatay mo ang aking dalawang 
anak kung hindi ko siya maibabalik sa iyo.” Gayun- 
ma'y tumanggi si Jacob. Nang maglaon, tinanggap 
ang alok ni Juda na siya mismo ang maging pana- 
got para kay Benjamin: “Ako ang siyang magiging 
panagot para sa kaniya. Mula sa aking kamay ay 
masisingil mo ang kaparusahan para sa kaniya.” No- 
ong si Benjamin ay gagawin na sanang alipin sa 
Ehipto, iginiit ni Juda na siya na lamang ang gawing 
alipin, yamang siya ang panagot para sa bata. Ito 


792 


ang legal na saligan ng pakiusap niya kay Jose: “Sa- 
pagkat ang iyong alipin ay naging panagot para sa 
bata habang malayo sa kaniyang ama .. . Kaya nga- 
yon, pakisuyo, hayaang ang iyong alipin ang mana- 
tili sa halip na ang bata bilang alipin sa aking pangi- 
noon. ”---Gen 42:37, 38: 43:8, 9; 44:32, 33. 

Mga Tuntunin ng Kautusan Hinggil sa Pana- 
got. May espesipikong mga tuntunin ang Kau- 
tusan hinggil sa mga panagot na ibinibigay ng 
isang may utang bilang paniguro sa pinagkakauta- 
ngan niya. Pinangalagaan ng gayong mga tuntunin 
ang kapakanan ng naghihikahos at walang kalaban- 
labang mga miyembro ng bansa. Ipinakita ng mga 
iyon na nauunawaan ng Diyos ang mga suliranin ng 
mga dukha at mga babaing balo. 

Kapag ibinigay ng isang taong dukha ang kani- 
yang panlabas na kasuutan bilang panagot, o pani- 
guro sa isang pagkakautang, hindi iyon dapat mag- 
damag na itago ng nagpautang. (Exo 22:26, 27; Deu 
24:12, 13) Malamang na sa gabing iyon ay gagami- 
ting pantakip ng taong dukha ang kaniyang panla- 
bas na kasuutan, kung kukunin iyon sa kaniya, baka 
siya ginawin. Kung ipagwawalang-bahala ng isang 
tao ang kautusang ito, maituturing siyang sakim at 
malupit. (Job 22:6, 24:9) Gayunman, noong mag- 
apostata ang Israel, hindi lamang inagaw ng ilan bi- 
lang panagot ang mga kasuutan ng mga dukha 
kundi ginamit din nila ang mga iyon sa kanilang 
idolatrosong mga piging.---Am 2:8. 

Sinasabi sa Ezekiel 18:10-13 na ang hindi pagsa- 
sauli ng “isang bagay na ipinanagot,” kabilang na 
ang pagnanakaw at pagbububo ng dugo, ay mga 
bagay na magpapatunay na nararapat mamatay 
ang isang di-nagsisising makasalanan. Sa kabilang 
dako, kung iiwan ng isang taong balakyot ang kani- 
yang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasau- 
li ng “bagay na ipinanagot,” “tiyak na patuloy siyang 
mabubuhay.” (Eze 33:14-16) Ipinagbawal din ang 
pagkuha sa isang gilingang pangkamay o sa pang- 
ibabaw na batong panggiling nito bilang panagot, 
sapagkat noon ay karaniwan nang araw-araw ang 
pagluluto ng tinapay, at ang pagkuha sa mga kaga- 
mitang kailangan sa paggiling ng mga butil ay ma- 
ngangahulugan ng pag-agaw sa “isang kaluluwa,” 
o buhay.---Deu 24:6. 

Ang mga balo ay partikular nang ipinagsangga- 
lang, yamang kadalasa'y walang sinumang mag- 
tatanggol o tutulong sa kanila. Mahigpit na ipi- 
nagbawal ng Kautusan ang pag-agaw sa kasuutan 
ng isang babaing balo bilang panagot.--Deu 24:17: 
ihambing ang Job 24:3. 

Karagdagan pa, hindi maaaring pasukin ng isang 
tao ang bahay ng kaniyang kapuwa upang kunin 
ang isang bagay na ipinanagot nito. Ang may utang 
ang maglalabas ng panagot at magbibigay nito sa 


793 


pinagkakautangan niya. (Deu 24:10, 11) Sa ganitong 
paraan ay hindi mapanghihimasukan ang tahanan 
ng isang tao, at mapananatili ang kaniyang pagga- 
lang sa sarili, na malayong mangyari kung basta na 
lamang makapapasok sa kaniyang tahanan ang pi- 
nagkakautangan niya nang walang pahintulot. Sa- 
makatuwid, bukod sa habag at pagkabukas-palad 
(Deu 15:8), itinaguyod din ng mga kautusan tungkol 
sa mga panagot ang paggalang sa pagkatao at mga 
karapatan ng iba. 

Makatalinghagang Paggamit. Sa Deuterono- 
mio 15:6, binanggit na tanda ng pagpapala ng Diyos 
ang pagkakaroon ng mga Judio ng sapat na kakaya- 
han upang “magpahiram nang may panagot sa ma- 
raming bansa.” 

Kung hinahamak ng isang tao ang salita, sa pa- 
mamagitan ng hindi pagbabayad ng kaniyang pag- 
kakautang, maiwawala niya yaong ibinigay niya bi- 
lang panagot, sa katulad na paraan, daranas ng 
kawalan ang isang tao kung hindi niya susundin 
ang utos ng Diyos.---Kaw 13:13. 

Kasabay ng pag-unlad ng komersiyo sa Israel, na- 
ging madalas din ang paggamit ng mga panagot sa 
pakikipagkalakalan. Nagbabala ang mga kawikaan 
na ang kaugaliang ito ay mapanganib at isang ka- 
mangmangan, lalo na kung dahil dito ay maaaring 
maiwala ng taong nanagot ang mahahalagang ba- 
gay na kaniyang ikinabubuhay. Maraming ulit na 
ipinapayo na huwag managot para sa taong di-kila- 
la, anupat nangangakong babayaran ang utang ng 
taong iyon sakaling hindi ito makabayad. (Kaw 6:1- 
5, 11:15, 22:26, 27) Kaya naman binabanggit ng Ka- 
wikaan 20:16 na kukunin ang kasuutan’ ng isa na 
nananagot para sa taong di-kilala. Ibang-iba ito sa 
pagkamadamayin at konsiderasyon na dapat ipaki- 
ta sa taong dukha na napilitan lamang na mangu- 
tang dahil sa kagipitan. Ang isa na nanagot para sa 
taong di-kilala ay hindi lamang mapapasakagipitan 
kundi isa rin siyang hangal, maliwanag, sinasabi ng 
kawikaang iyon na 'hayaang pagdusahan niya ang 
resulta ng kaniyang ginawa.” Sa huling bahagi ng 
talatang iyon, iniuutos ang 'pag-agaw ng isang pa- 
nagot “may kaugnayan sa babaing banyaga.” Ang 
lalaking nakikipagrelasyon sa gayong babae ay ma- 
aaring maghikahos (ihambing ang Kaw 5:3, 8-10), 
at dahil dito ay baka kailanganin niyang ipanagot 
ang kaniyang natitirang pag-aari bilang paniguro sa 
mga utang niya. Lumilitaw na ang ibig sabihin ng 
kawikaang iyon ay na hindi siya dapat kaawaan, ya- 
mang kumilos siya nang salungat sa lahat ng mata- 
linong payo dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa “ba- 
baing banyaga.” 


PANAHON, (MGA). Tingnan ang KAAYAA- 
YANG PANAHON, KALENDARYO, TAKDANG PANAHON NG 
MGA BANSA, MGA. 


PANAHONG WALANG TAKDA 


PANAHONG GENTIL. Tingnan ang TAKDANG 
PANAHON NG MGA BANSA, MGA. 


PANAHONG WALANG TAKDA. Ang sa- 
litang Hebreo na 'oh-lam'ay may diwa ng panahong 
walang takda o di-tiyak. Binibigyang-katuturan ito 
ng leksikograpong si Gesenius bilang nangangahu- 
lugan ng “nakakubling panahon, samakatuwid nga, 
malabo at matagal, anupat ang simula at wakas nito 
ay hindi tiyak o walang takda.” (A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament, isinalin ni 
E. Robinson, 1836, p. 746) Alinsunod dito, ang mga 
pananalitang gaya ng “panahong walang takda" 
(Aw 25:6), “namamalagi nang walang takda” (Hab 
3:6), “noong sinauna” (Gen 6:4), “noong sinaunang 
panahon,” ‘sinauna’ (Jos 24:2: Kaw 22:28: 23:10), at 
"namamalagi (Ec 12:5) ay angkop na nagtatawid sa 
diwa ng terminong ito sa orihinal na wika. 

Kung minsan, ang salitang (oh:lam 'ay iniuugnay sa 
isang bagay o persona na walang hanggan. (1Ha 2:45, 
tlb sa Rbi8) Sumulat ang propetang si Isaias: “Si Jeho- 
va, ang Maylalang ng mga dulo ng lupa, ay Diyos 
hanggang sa panahong walang takda.” (Isa 40:28) Si 
Jehova ay ‘mula sa panahong walang takda hang- 
gang sa panahong walang takda.” (Aw 90:2) Yamang 
si Jehova ay imortal at hindi namamatay, mananati- 
li siya sa pagiging Diyos na walang hanggan. (Hab 
1:12, 1Ti 1:17) Gayunman, ang pananalitang Hebreo 
na ohlam”' ay hindi nangangahulugang “magpakai- 
lanman” sa ganang sarili nito. Kadalasa'y tumutukoy 
ito sa mga bagay na may wakas, ngunit ang panahon 
ng pag-iral ng gayong mga bagay ay masasabing 
“hanggang sa panahong walang takda" dahil ang pa- 
nahon ng wakas ng mga ito ay hindi espesipikong 
binabanggit. Halimbawa, ang tipang Kautusan na 
“namamalagi nang walang takda' ay nagwakas sa ka- 
matayan ni Jesus at sa pagtatatag ng isang bagong ti- 
pan. (Exo 31:16, 17: Ro 10:4: Gal 5:18: Col 2:16, 17: 
Heb 9:15) Sa katulad na paraan, ang Aaronikong pag- 
kasaserdote na namamalagi nang walang takda” ay 
nagwakas din.---Exo 40:15, Heb 7:11-24, 10:1. 

May isa pang terminong Hebreo, @dh, na tumu- 
tukoy sa walang limitasyong panahon sa hinaharap, 
o pagkawalang-hanggan. (1Cr 28:9: Aw 19:9: Isa 
9:6, 45:17: Hab 3:6) Kung minsan, gaya sa Awit 
45:6, ang mga salitang (oh:lam' at @dh ay magka- 
samang lumilitaw at maaaring isalin bilang “pa- 
nahong tuluy-tuloy, at hanggang kailanman” (Yg), 
“panahong walang-maliw at lampas pa” (Ro), at 
“panahong walang takda, magpakailan-kailanman” 
(NW). Tungkol sa lupa, ipinahayag ng salmista: 
“Hindi ito makikilos hanggang sa panahong walang 
takda, o magpakailanman.”--Aw 104:5. 

Ang terminong Hebreo na netsach ay maaari ring 
tumukoy sa pagkawalang-hanggan. Kabilang sa po- 
sibleng mga salin nito ay “magpakailanman” (Job 


PANAHON NG KAWAKASAN 


4:20, 14:20), “nang walang hanggan” (Isa 57:16), at 
lagi (Aw 9:18). Kung minsan, ang netsach at Oh- 
lam' ay magkaugnay na binabanggit (Aw 49:8, 9), 
o kaya ang mga terminong netsach at adh ay 
magkasamang lumilitaw. (Am 1:11) Ang tatlong 
salitang ito ay pawang masusumpungan sa Awit 
9:5, 6: “Sinaway mo ang mga bansa . . . Pina- 
wi mo ang kanilang pangalan hanggang sa pana- 
hong walang takda [Je'0ohlam'], magpakailan-kailan- 
man [wa-edh]. O ikaw na kaaway, ang iyong mga 
pagkatiwangwang ay dumating na sa kanilang wa- 
lang-hanggang [la-ne'tsach] katapusan.” 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang salitang 
aion’ ay maaaring tumukoy sa isang yugto ng pa- 
nahon na walang takda o di-matiyak ang haba, 
isang yugto ng mahabang panahon, ngunit hindi 
naman panahong walang katapusan. Halimbawa, sa 
Lucas 1:70 at Gawa 3:21, ang ai-on'ay maaaring isa- 
lin na “noong sinauna,” “noong sinaunang panahon.” 
(RS, NW, AT) Gayunman, madalas na ipinahihiwa- 
tig ng konteksto na ang ai-on' ay dapat unawain na 
tumutukoy sa isang yugto ng panahon na may di- 
tiyak na haba dahil ang haba ng gayong panahon ay 
walang katapusan. (Luc 1:55; Ju 6:50, 51; 12:34, 1Ju 
2:17) Sa katulad na paraan, gaya ng makikita sa 
konteksto, ang pang-uring aio'nios (hinalaw sa ai- 
on’) ay maaaring kapuwa mangahulugan ng Tub- 
hang mahaba’ (Ro 16:25: 2Ti 1:9: Tit 1:2) at “walang 
hanggan.” (Mat 18:8, 19:16, 29) Ang isa pang pang- 
uring Griego, a-i'di-os, ay espesipiko namang nanga- 
ngahulugan ng “walang hanggan.”---Ro 1:20: Jud 6, 
NW, RS, AT: para sa higit pang pagtalakay tungkol 
sa aion’, tingnan ang EDAD, SISTEMA NG MGA BAGAY. 


PANAHON NG KAWAKASAN. Isang pa- 
nanalita na lumitaw nang anim na ulit sa aklat ng 
Daniel. Tumutukoy ito sa isang yugto ng panahon 
na nagsisilbing palatandaan ng katapusan ng isang 
sistema ng mga bagay at magtatapos sa pagkawa- 
sak niyaon. Patiunang ipinabatid sa propetang si 
Daniel ang mga bagay na mangyayari sa malayong 
hinaharap. Pagkatapos ay sinabihan siya: “At kung 
tungkol sa iyo, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at 
tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng ka- 
wakasan. Marami ang magpaparoo't parito, at ang 
tunay na kaalaman ay sasagana."”---Dan 12:4. 
Hinggil sa tekstong ito, ganito ang sinabi ng ko- 
mentaristang si Thomas Scott noong unang kalaha- 
tian ng ika-19 na siglo: “Bilang konklusyon, ipinahi- 
watig ng anghel kay Daniel na ang hulang ito ay 
mananatiling hiwaga at gaya ng “isang natatakang 
aklat” na hindi gaanong mauunawaan, hanggang sa 
panahon ng kawakasan .. . Ganito nga ang ipinaki- 
kita ng katibayan: laging may nasusumpungang 
mahihirap na bahagi sa maraming hula ni Daniel, at 
ang mga ito ay gaya ng mga salitang nakakubli" 


794 
maging sa mga mananampalataya sa pangkalaha- 
tan... . Sa huling mga panahong ito, marami ang 


nagpakahirap na magsaliksik sa kasaysayan upang 
ipakita ang mga bahagi ng mga hulang ito na natu- 
pad na, at inihambing nila ang mga ito sa ibang 
mga kasulatan upang makabuo ng palagay kung 
alin ang matutupad pa lamang sa hinaharap: at sa 
gayo'y nagiging mas malinaw ang mga ito. Habang 
ang mga ito'y unti-unting natutupad, lalo pang ma- 
uunawaan ang mga ito: at higit na mapahahanga at 
matututo sa mga ito ang mga salinlahi sa hinaharap 
kaysa sa atin.” (Explanatory Notes ni Scott, 1832) 
Ang kawalan ng unawa sa mga hula ni Daniel no- 
ong maagang bahagi ng ika-19 na siglo ay nagpapa- 
hiwatig na ang inihulang “panahon ng kawakasan" 
ay sa hinaharap pa. Ito'y dahil ang hula ay sa “pana- 
hon ng kawakasan” pa mauunawaan ng mga “may 
kaunawaan,” samakatuwid nga, ng mga tunay na 
lingkod ng Diyos.---Dan 12:9, 10. 

Ginamit din ang pananalitang “panahon ng kawa- 
kasan” may kaugnayan sa mga pangyayari sa pa- 
mamahala ng tao. Ganito ang mababasa sa Daniel 
11:40: “Sa panahon ng kawakasan ang hari ng timog 
ay makikipagtulakan sa [hari ng hilaga], at laban sa 
kaniya ang hari ng hilaga ay dadaluhong na may 
mga karo at mga mangangabayo at maraming bar- 
ko.” Pagkatapos nito, tinalakay ng hula ang mga iki- 
kilos ng “hari ng hilaga” at binanggit nito na dara- 
ting siya sa kaniyang kawakasan. (Dan 11:41-45) 
Kaya maliwanag na “ang panahon ng kawakasan" 
na tinukoy rito ay isang yugto na magtatapos sa 
pagkapuksa ng “hari ng hilaga.” Pinatototohanan ito 
ng naunang mga talata na nagsasabing inuusig ng 
“hari ng hilaga” ang mga lingkod ng Diyos, yaong 
mga “may kaunawaan,” hanggang sa “panahon ng 
kawakasan,” samakatuwid nga, hanggang sa pana- 
hon ng kaniyang kawakasan.---Dan 11:33-55. 

Ang isa pang pangyayari na iniuugnay sa “pana- 
hon ng kawakasan” ay ang pagtayo ng “isang hari 
na mabangis ang mukha” na sasalansang sa “Prin- 
sipe ng mga prinsipe” at sa dakong huli ay mawa- 
wasak o mapupuksa. Ang ‘haring’ ito ay tatayo sa 
huling bahagi ng mga kaharian na manggagaling sa 
apat na bahaging magmumula sa Imperyo ng Gre- 
sya. (Dan 8:8-25) Yamang doon din nagmula ang 
“hari ng hilaga” at ang “hari ng timog,” makatuwi- 
ran lamang na ang “hari na mabangis ang mukha” 
ay kumakatawan sa isa sa mga ‘haring’ ito sa kani- 
yang “panahon ng kawakasan.” 

Ang pananalitang “panahon ng kawakasan” ay 
hindi nangangahulugang ‘pagwawakas ng panahon" 
kundi tumutukoy sa isang yugto ng panahon na 
magtatapos sa kawakasan o0 pagkapuksa, hindi ng la- 
hat ng bagay, kundi ng mga bagay na binanggit sa 
hula. Ipinakikita ng Kasulatan na hindi ang mis- 
mong panahon ang magwawakas. Halimbawa, sina- 


795 


bi ng salmista tungkol sa lupa: “Hindi ito makikilos 
hanggang sa panahong walang takda, o magpakai- 
lanman.” (Aw 104:5) Yamang patuloy na iiral ang 
lupa, makatuwiran lamang na ang panahon, bilang 
isang makalupang “dimensiyon” o panukat, ay hindi 
rin maglalaho. Bagaman ang Apocalipsis 10:6 ay 
maaaring isalin bilang “mawawala na ang panahon,” 
ipinakikita ng konteksto na ito'y nangangahulugang 
wala nang panahong ipagkakaloob. Sa gayo'y mag- 
tatapos ang isang espesipiko o itinakdang yugto ng 
panahon. (KJ) Kaya naman ganito ang mababasa sa 
ibang mga salin: “Hindi na magluluwat ang pana- 
hon.” (AS-Tg) “Hindi na maaaring ipagpaliban pa!” 
(NPV) “Hindi na magluluwat pa.” (NW) Bilang ko- 
mento sa tekstong ito, sinabi ni A. T. Robertson: 
“Hindi ito nangangahulugan na ang chronos (pana- 
hon)... ay hindi na iiral, kundi nangangahulugan 
lamang na hindi na magluluwat pa ang katuparan 
ng ikapitong trumpeta (talata 7), bilang sagot sa ta- 
nong na, “Hanggang kailan?” (6:10)."— Word Pictures 
in the New Testament, 1933, Tomo VI, p. 372. 


PANAKIP NA PAMPALUBAG-LOOB. 

Takip ng kaban ng tipan, sa harap nito iwiniwisik 
ng mataas na saserdote ang dugo ng mga handog 
ukol sa kasalanan kapag Araw ng Pagbabayad-Sala. 

Isinalin ng mga bersiyon ng Bibliya ang ter- 
minong Hebreo na kap-poreth bilang “luklukan ng 
awa” (KJ, RS, Yg), “pampalubag-loob” (AT, Dy), “ta- 
kip” (Le), “takip ng kaban” (JP), o “takip,” “panakip na 
pampalubag-loob” (NW). Ang terminong Hebreong 
ito ay nagmula sa isang pandiwang salitang-ugat na 
nangangahulugang “takpan,” o “takpan (ang kasala- 
nan).” 

Gaya ng itinagubilin ni Jehova kay Moises, ang bi- 
hasang manggagawa na si Bezalel ay gumawa ng 
isang takip na dalisay na ginto para sa sagradong 
kaban o kaban ng tipan, na 2.5 siko (111 sentimetro, 
44 na pulgada) ang haba at 1.5 siko (67 sentimetro: 
26 na pulgada) ang lapad. Sa ibabaw nito ay may da- 
lawang ginintuang kerubin, isa sa magkabilang dulo 
ng takip, anupat nakaunat nang paitaas ang kani- 
lang mga pakpak at nilililiman ng mga ito ang takip. 
Ang mga mukha ng mga kerubin ay nakaharap sa 
takip. Ang Kaban ay inilagay sa Kabanal-banalang 
silid ng tabernakulo.---Exo 25:17-21, 37:1, 6-9. 

Kapag Araw ng Pagbabayad-Sala (yohm hak-kip- 
purim, nangangahulugang “araw ng mga pagtata- 
kip o mga pagpapalubag-loob” [Lev 23:27, 28]), ang 
mataas na saserdote ay pumapasok sa Kabanal- 
banalan at nagwiwisik ng dugo ng toro sa harap ng 
takip (sa tapat, o dakong silangan nito) at ganito rin 
ang ginagawa niya sa dugo ng kambing. (Lev 16:14, 
15) Kaya naman ang gintong takip ng Kaban ay gu- 
manap ng pantanging papel sa makasagisag na pag- 
papalubag-loob (pagtatakip) ng mga kasalanan. 


PANALANGIN 


Kapag nais ng Diyos na makipagtalastasan kay 
Moises o sa mataas na saserdote, nagsasalita siya 
mula sa pagitan ng mga kerubin na nasa ibabaw ng 
panakip na pampalubag-loob. (Exo 25:22: Bil 7:89; 
ihambing ang Lev 10:8-10: Bil 27:18-21.) Sinabi ni 
Jehova na sa isang ulap ay magpapakita siya sa iba- 
baw ng takip ng Kaban. Lumilitaw na ang ulap na 
ito ay nagniningning, anupat pinagliliwanag nito 
ang Kabanal-banalang silid.--Lev 16:2, ihambing 
ang Aw 80:1. 

Sa 1 Cronica 28:11, ang Kabanal-banalan, na 
siyang kaloob-loobang silid ng templo, ay tinutu- 
koy bilang ang “bahay ng kap-po reth.” Sa tekstong 
ito, maliwanag na ang salitang Hebreo ay hindi 
basta tumutukoy sa isang takip para sa isang ka- 
ban, kundi sa halip ay ginamit ito may kinalaman 
sa pantanging papel ng takip sa pagpapalubag-loob 
ng mga kasalanan. Kaya naman ang pananali- 
tang ito ay isinalin bilang “ang bahay ng pagbaba- 
yad-sala” (Yg), “ang bahay ng pagpapalubag-loob” 
(AT), ang “bahay ng panakip na pampalubag-loob” 
(NW). 

Makasagisag. Sa Hebreo 9:5, ang salitang Grie- 
go na hilaste'rion, “pampalubag-loob,” ay ginamit 
para sa takip ng Kaban. Sa parisan, ang presensiya 
ng Diyos ay inilalarawang nasa pagitan ng dala- 
wang kerubin na nasa ibabaw ng panakip na pam- 
palubag-loob. (Lev 16:2, Exo 25:22) Itinawag-pansin 
ng kinasihang manunulat ng aklat ng Hebreo na 
ang mga bagay na ito ay makasagisag. Kung paa- 
nong ang mataas na saserdote, kapag Araw ng Pag- 
babayad-Sala, ay pumapasok sa Kabanal-banalan 
taglay ang haing dugo, dinala rin ni Kristo ang ha- 
laga ng kaniyang hain, hindi sa harap ng isang lite- 
ral na panakip na pampalubag-loob, kundi sa harap 
ng mismong presensiya ng Diyos na Jehova sa la- 
ngit.--Lev 16:15, Heb 9:11-14, 24-28. 


PANAKIP SA ULO. 
NAKIP SA ULO. 


PANAKOT NG IBON. Isang bagay gaya ng 
poste o bunton ng mga bato, kadalasa'y anyong tao, 
na itinatayo sa isang bukid at nagsisilbing pambu- 
gaw sa mga ibon o sa iba pang mga hayop. Inihalin- 
tulad ni Jeremias ang mga idolo ng mga bansa sa 
isang “panakot ng ibon [sa Heb., to mer] sa bukid ng 
mga pipino.” (Jer 10:5) Sa ibang talata, ang salitang 
tomer ay isinasalin bilang “puno ng palma.” (Huk 
4:5) Tunay na ang mga idolo ng mga bansa ay ka- 
tumbas lamang ng panakot ng ibon, samakatuwid 
nga, isang kabulaanan.---AT, Mo, NE, NW, RS. 


PANALANGIN. Mapagpitagang pakikipagtalas- 
tasan sa tunay na Diyos, o sa huwad na mga 
diyos. Hindi lahat ng pakikipag-usap sa Diyos ay 


Tingnan ang PUTONG, PA- 


PANALANGIN 


maituturing na panalangin, gaya ng makikita sa ulat 
ng paghatol na naganap sa Eden at sa kaso ni Cain. 
(Gen 3:8-13, 4:9-14) Ang panalangin ay nagsasang- 
kot ng debosyon, pagtitiwala, paggalang, at ng pag- 
kaumaasa sa isa na pinag-uukulan ng panalangin. 
Ang iba't ibang salitang Hebreo at Griego na nauug- 
nay sa panalangin ay nagpapahiwatig ng mga ide- 
yang gaya ng humingi, humiling, makiusap, ma- 
manhik, magsumamo, humanap, sumangguni, at 
gayundin, pumuri, magpasalamat, at magpala. 

Sabihin pa, ang mga pakiusap at mga pagsusu- 
mamo ay maaari ring ipatungkol sa mga tao, at 
kung minsan, sa ganitong paraan ginagamit ang 
mga salita sa orihinal na wika (Gen 44:18: 50:17: 
Gaw 25:11), ngunit ang “panalangin,” na ginagamit 
sa relihiyosong diwa, ay hindi kumakapit sa ga- 
yong mga kaso. Ang isa ay maaaring “mamanhik” 
o “magsumamo” sa ibang tao na gawin ang isang 
bagay, ngunit hindi niya ituturing ang indibiduwal 
na iyon bilang kaniyang Diyos. Halimbawa, hindi 
siya tahimik na magsusumamo sa isang iyon, ni ga- 
gawin man niya ang gayon samantalang hindi pre- 
sente ang indibiduwal, gaya ng ginagawa ng isa ka- 
pag nananalangin sa Diyos. 

Ang “Dumirinig ng Panalangin.” Pinatoto- 
tohanan ng buong rekord ng Kasulatan na si Jehova 
ang Isa na dapat pag-ukulan ng panalangin (Aw 5: 
1, 2; Mat 6:9), na siya ang “Dumirinig ng panala- 
ngin” (Aw 65:2: 66:19), at na may kapangyarihan 
siyang kumilos alang-alang sa mga nagsusumamo 
sa kaniya. (Mar 11:24: Efe 3:20) Ang pananalangin 
sa huwad na mga diyos at sa kanilang mga imaheng 
idolo ay inilalantad bilang kahangalan, sapagkat ang 
mga idolo ay hindi nakaririnig at walang kakaya- 
hang kumilos, at ang mga diyos na kanilang kinaka- 
tawanan ay hindi karapat-dapat ihambing sa tunay 
na Diyos. (Huk 10:11-16, Aw 115:4, 6, Isa 45:20, 46: 
1,2,6, 7) Pinatunayan ng pagsubok hinggil sa pag- 
kadiyos ni Baal at ni Jehova, na ginanap sa Bundok 
Carmel, na isang kamangmangan ang pananala- 
ngin sa huwad na mga bathala.--1Ha 18:21-39, 
ihambing ang Huk 6:28-32. 

Bagaman inaangkin ng ilan na ang panalangin ay 
maaaring ipatungkol sa iba, halimbawa ay sa Anak 
ng Diyos, mariin itong sinasalungat ng katibayan. 
Totoo, may mga pagkakataong si Jesu-Kristo sa la- 
ngit ang kinausap ng ilang indibiduwal. Nang mala- 
pit nang mamatay si Esteban, nagsumamo siya kay 
Jesus, na sinasabi, “Panginoong Jesus, tanggapin 
mo ang aking espiritu.” (Gaw 7:59) Gayunman, ipi- 
nakikita ng konteksto ang kalagayan kung bakit bi- 
nigkas ni Esteban ang ganitong di-pangkaraniwang 
pananalita. Nang pagkakataong iyon ay nakita niya 
sa isang pangitain si “Jesus na nakatayo sa kanan 
ng Diyos,” at maliwanag na nadama niyang siya ay 


796 


para bang nasa harap mismo ni Jesus, kaya naman 
nasambit niya ang gayong pakiusap sa isa na kiniki- 
lala niyang ulo ng kongregasyong Kristiyano. (Gaw 
7:55, 56; Col 1:18) Sa katulad na paraan, sa pagta- 
tapos ng Apocalipsis ay sinabi ng apostol na si 
Juan, “Amen! Pumarito ka, Panginoong Jesus.” (Apo 
22:20) Muli, ipinakikita ng konteksto na bago iyon, 
sa isang pangitain (Apo 1:10, 4:1, 2), narinig ni Juan 
si Jesus na nagsasalita tungkol sa kaniyang pagpa- 
rito sa hinaharap kung kaya tumugon si Juan sa 
pamamagitan ng nabanggit na pananalita upang 
ipahayag ang pagnanais niyang maganap ang pag- 
paritong iyon. (Apo 22: 16, 20) Halos kapareho rin ng 
dalawang nabanggit na kaso, may kaugnayan kay 
Esteban at kay Juan, ang nangyaring pakikipag- 
usap ni Juan sa isang makalangit na persona sa pa- 
ngitain sa Apocalipsis. (Apo 7:13, 14: ihambing ang 
Gaw 22:6-22.) Walang anumang pahiwatig na ang 
Kristiyanong mga alagad ay nakipag-usap kay Je- 
sus sa gayong paraan sa iba pang mga pagkakataon 
noong makaakyat na siya sa langit. Kaya naman su- 
mulat ang apostol na si Pablo: “Sa lahat ng bagay sa 
pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na 
may kasamang pasasalamat ay ipaalam ang inyong 
mga pakiusap sa Diyos. “-Fil 4:6. 

Tinatalakay sa artikulong PAGLAPIT SA Diyos ang 
posisyon ni Kristo Jesus bilang ang isa na sa pama- 
magitan niya iniuukol ang panalangin. Sa pamama- 
gitan ng dugo ni Jesus, na inihandog sa Diyos bilang 
hain, “mayroon tayong katapangan para sa daang 
papasok sa dakong banal,” samakatuwid nga, kata- 
pangang lumapit sa presensiya ng Diyos sa panala- 
ngin, anupat lumalapit nang “may tapat na mga 
puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya.” 
(Heb 10:19-22) Samakatuwid, si Jesu-Kristo ang ta- 
nging “daan” para sa pakikipagkasundo sa Diyos at 
sa paglapit sa Diyos sa panalangin.--Ju 14:6, 15:16, 
16:23, 24: 1Co 1:2, Efe 2:18, tingnan ang JEsu- 
KRrisTO (Ang Kaniyang Mahalagang Dako sa Layunin 
ng Diyos). 

Yaong mga Dinirinig ng Diyos. Ang mga tao 
“mula sa lahat ng laman” ay maaaring lumapit sa 
“Dumirinig ng panalangin,” ang Diyos na Jehova. 
(Aw 65:2, Gaw 15:17) Kahit noong panahong ang Is- 
rael ay “pansariling pag-aari” ng Diyos, o katipang 
bayan niya, ang mga banyaga ay makalalapit kay 
Jehova sa panalangin kung kikilalanin nila ang Isra- 
el bilang ang instrumentong ginagamit ng Diyos at 
ang templo sa Jerusalem bilang ang kaniyang pini- 
ling dako para sa paghahain. (Deu 9:29, 2Cr 6:32, 
33, ihambing ang Isa 19:22.) Nang maglaon, sa pa- 
mamagitan ng kamatayan ni Kristo, ang pagkakai- 
ba sa pagitan ng Judio at ng Gentil ay inalis magpa- 
kailanman. (Efe 2:11-16) Sa bahay ng Italyanong si 
Cornelio, natanto ni Pedro na “ang Diyos ay hindi 
nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na nata- 


797 


takot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaa- 
yaaya sa kaniya.” (Gaw 10:34, 35) Kung gayon, ang 
tinitingnan ni Jehova ay ang puso ng indibiduwal at 
kung ano ang iniuudyok sa kaniya ng kaniyang 
puso. (Aw 119:145, Pan 3:41) Ang mga tumutupad 
sa mga utos ng Diyos at gumagawa ng “mga bagay 
na kalugud-lugod sa kaniyang paningin” ay makati- 
tiyak na ang kaniyang “mga tainga” ay nakabukas 
din para sa kanila.--1Ju 3:22, Aw 10:17, Kaw 15:8, 
1Pe 3:12. 

Sa kabaligtaran, ang mga nagwawalang-bahala 
sa Salita ng Diyos at sa kaniyang kautusan, anupat 
nagbububo ng dugo at nagsasagawa ng iba pang ka- 
balakyutan, ay hindi dinirinig ng Diyos, ang kani- 
lang mga panalangin ay “karima-rimarim” sa kani- 
ya. (Kaw 15:29, 28:9, Isa 1:15; Mik 3:4) Maaaring 
“maging kasalanan” ang mismong panalangin ng 
gayong mga tao. (Aw 109:3-7) Dahil sa pangahas at 
mapaghimagsik na landasin ni Haring Saul, naiwala 
niya ang pagsang-ayon ng Diyos, at “bagaman su- 
masangguni si Saul kay Jehova, hindi siya sinasagot 
ni Jehova, kahit sa mga panaginip man o sa Urim 
o sa pamamagitan ng mga propeta.” (1Sa 28:6) Si- 
nabi ni Jesus na ang mga taong mapagpaimbabaw 
na naghahangad na mapansin ang kanilang ka- 
banalan sa pamamagitan ng pananalangin ay tu- 
manggap na nang lubos sa kanilang gantimpala' 
--mula sa mga tao, ngunit hindi mula sa Diyos. 
(Mat 6:5) Ang nagbabanal-banalang mga Pariseo ay 
nananalangin nang mahaba at naghahambog na si- 
la'y may mataas na moral, ngunit hinatulan sila 
ng Diyos dahil sa kanilang pagpapaimbabaw. (Mar 
12:40: Luc 18:10-14) Bagaman lumalapit sila sa pa- 
mamagitan ng kanilang bibig, ang kanilang puso ay 
malayo sa Diyos at sa kaniyang Salita ng katotoha- 
nan.---Mat 15:3-9: ihambing ang Isa 58:1-9. 

Ang isang indibiduwal ay dapat manampalataya 
sa Diyos at sa kaniyang pagiging “tagapagbigay- 
gantimpala doon sa mga may-pananabik na huma- 
hanap sa kaniya” (Heb 11:6), anupat lumalapit tag- 
lay ang “lubos na katiyakan ng pananampalataya.” 
(Heb 10:22, 38, 39) Mahalaga na kilalanin ng isa ang 
kaniyang pagkamakasalanan, at kapag nakagawa 
siya ng malulubhang pagkakasala, dapat niyang 
‘palambutin ang mukha ni Jehova” (1Sa 13:12, Dan 
9:13) sa pamamagitan ng pagpapalambot muna sa 
sarili niyang puso taglay ang taimtim na pagsisisi 
at pagpapakumbaba. (2Cr 34:26-28, Aw 51:16, 17; 
119:58) Kung magkagayon, maaaring hayaan ng 
Diyos na mapamanhikan siya at maaaring siya'y 
magpatawad at makinig (2Ha 13:4, 2Cr 7:13, 14: 
33:10-13, San 4:8-10): hindi na madarama ng isa na 
"hinaharangan ng Diyos ng kaulapan ang paglapit sa 
kaniya, upang ang panalangin ay hindi makaraan." 
(Pan 3:40-44) Bagaman makapananalangin pa rin 
ang isang tao sa Diyos, ang kaniyang mga panala- 


PANALANGIN 


ngin ay maaaring “mahadlangan” kung hindi niya 
sinusunod ang payo ng Diyos. (1Pe 3:7) Ang mga 
humihingi ng kapatawaran ay dapat na maging ma- 
pagpatawad sa iba.--Mat 6:14, 15: Mar 11:25: Luc 
11:4. 


Anu-anong bagay ang angkop 
na ipanalangin? 


Pangunahin na, kalakip sa mga panalangin ang 
pagtatapat (2Cr 30:22), mga pakiusap o mga kahili- 
ngan (Heb 5:7), mga kapahayagan ng papuri at pa- 
sasalamat (Aw 34:1; 92:1), at mga panata (1Sa 1:11; 
Ec 5:2-6). Maliwanag na ang panalanging ibinigay 
ni Jesus sa kaniyang mga alagad ay isang modelo, 
o isang parisan, sapagkat sa mga panalangin ni Je- 
sus mismo nang dakong huli, pati na ng kaniyang 
mga alagad, hindi nila mahigpit na sinunod ang es- 
pesipikong mga salita ng kaniyang modelong pana- 
langin. (Mat 6:9-13) Ang panimulang mga salita ng 
panalanging ito ay nagtutuon ng pansin sa pinaka- 
mahalagang bagay, ang pagpapabanal sa pangalan 
ni Jehova, na sinimulang lapastanganin noong pa- 
nahon ng paghihimagsik sa Eden. Pagkatapos ay bi- 
nanggit nito ang tungkol sa katuparan ng kaloo- 
ban ng Diyos sa pamamagitan ng ipinangakong 
Kaharian, isang pamahalaang pinamumunuan ng 
inihulang Binhi, ang Mesiyas. (Gen 3:15; tingnan 
ang JEHOVA [Ipagbabangong-puri ang Kaniyang So- 
beranya at Pababanalin ang Kaniyang Pangalan].) 
Sa ganitong panalangin, ang nananalangin ay dapat 
na nasa panig ng Diyos sa usaping nagsasangkot sa 
soberanya ni Jehova. 

Ipinakikita ng talinghaga ni Jesus sa Lucas 
19:11-27 kung ano ang kahulugan ng “pagdating ng 
Kaharian.” Darating ito upang maglapat ng kahatu- 
lan, puksain ang lahat ng sumasalansang, at mag- 
dala ng kaginhawahan at gantimpala sa mga uma- 
asa rito. (Ihambing ang Apo 16:14-16, 19:11-21.) 
Samakatuwid, ang kasunod na pananalitang, “mang- 
yari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, 
gayundin sa lupa,” ay pangunahin nang tumutukoy, 
hindi sa pagganap ng mga tao sa kalooban ng Diyos, 
kundi, sa halip, sa pagkilos ng Diyos mismo upang 
isakatuparan ang kaniyang kalooban para sa lupa at 
sa mga tumatahan dito, sa gayo'y ipinamamalas ang 
kapangyarihan niyang tuparin ang kaniyang ipina- 
hayag na layunin. Sabihin pa, sa gayong pananalita 
ay ipinapahayag din ng taong nananalangin na mas 
pinipili niya ang kaloobang iyon ng Diyos at nagpa- 
pasakop siya roon. (Mat 6:10: ihambing ang Mat 
26:39.) Ang paghiling naman ng pang-araw-araw 
na tinapay, kapatawaran, proteksiyon laban sa tuk- 
so, at pagliligtas mula sa isa na balakyot ay pawang 
nauugnay sa hangarin ng nagsusumamo na patuloy 


PANALANGIN 


na mabuhay taglay ang pagsang-ayon ng Diyos. Ipi- 
napahayag niya ang hangaring ito para sa lahat ng 
kaniyang kapananampalataya, hindi lamang para sa 
kaniyang sarili.---Ihambing ang Col 4:12. 

Ang mga bagay na ito sa modelong panalanging 
iyon ay mahalaga para sa lahat ng taong may pana- 
nampalataya at ipinapahayag ng mga ito ang mga 
pangangailangan nilang lahat. Sa kabilang dako, ipi- 
nakikita ng ulat ng Kasulatan na maraming iba 
pang bagay na maaaring nakaaapekto sa mga indi- 
biduwal sa iba't ibang antas o na resulta ng partiku- 
lar na mga kalagayan o mga pangyayari, anupat 
angkop ding ipanalangin ang mga ito. Bagaman 
hindi espesipikong binanggit sa modelong panala- 
ngin ni Jesus, ang mga ito ay nauugnay rin sa mga 
bagay na nakasaad doon. Samakatuwid, ang perso- 
nal na mga panalangin ay maaaring sumaklaw sa 
halos lahat ng aspekto ng buhay.---Ju 16:23, 24: Fil 
4:6: 1Pe 5:7. 

Kaayon nito, angkop lamang na ang lahat ay 
magnais na magkaroon ng higit pang kaalaman, 
unawa, at karunungan (Aw 119:33, 34: San 1:5), 
ngunit ang iba ay maaaring nangangailangan ng 
mga iyon sa pantanging mga paraan. Maaaring hu- 
miling sila sa Diyos ng patnubay ukol sa mga bagay 
na may kinalaman sa mga hudisyal na pasiya, gaya 
ng ginawa ni Moises (Exo 18:19, 26, ihambing ang 
Bil 9:6-9, 27:1-11, Deu 17:8-13), o ukol sa pag-aatas 
ng mga tao upang humawak ng pantanging pana- 
nagutan sa gitna ng bayan ng Diyos. (Bil 27:15-18, 
Luc 6:12, 13, Gaw 1:24, 25; 6:5, 6) Maaaring humi- 
ling sila ng lakas at karunungan upang magampa- 
nan ang espesipikong mga atas o maharap ang par- 
tikular na mga pagsubok o mga panganib. (Gen 
32:9-12, Luc 3:21, Mat 26:36-44) Ang kanilang mga 
dahilan upang pagpalain ang Diyos at pasalamatan 
siya ay maaaring iba-iba depende sa kanilang per- 
sonal na mga karanasan.--1Co 7:7: 12:6, 7; 1Te 
5:18. 

Sa 1 Timoteo 2:1, 2, ang apostol ay may binang- 
git na mga panalanging ginagawa “may kinalaman 
sa lahat ng uri ng mga tao, may kinalaman sa mga 
hari at sa lahat niyaong mga nasa mataas na kata- 
yuan.” Noong huling gabi ni Jesus kasama ng kani- 
yang mga alagad, sinabi niya sa panalangin na hin- 
di siya humihiling may kinalaman sa sanlibutan, 
kundi may kinalaman doon sa mga ibinigay ng 
Diyos sa kaniya, at na ang mga ito ay hindi bahagi 
ng sanlibutan kundi kinapopootan ng sanlibutan. 
(Ju 17:9, 14) Lumilitaw kung gayon na ang mga pa- 
nalangin ng mga Kristiyano may kaugnayan sa mga 
opisyal ng sanlibutan ay may limitasyon. Ipinahihi- 
watig ng karagdagang mga salita ng apostol na ang 
gayong mga panalangin ay para talaga sa kapaka- 
nan ng bayan ng Diyos, “upang makapagpatuloy ta- 
yong mamuhay ng isang payapa at tahimik na bu- 


798 


hay na may lubos na makadiyos na debosyon at 
pagkaseryoso.” (1Ti 2:2) Inilalarawan ito ng sinau- 
nang mga halimbawa: Nanalangin si Nehemias na 
"pagkalooban nawa siya ng Diyos ng habag' sa harap 
ni Haring Artajerjes (Ne 1:11, ihambing ang Gen 
43:14), at tinagubilinan ni Jehova ang mga Israelita 
na ‘hanapin ang kapayapaan ng lunsod [ang Babi- 
lonya] na doo'y ipatatapon sila, anupat nananala- 
ngin alang-alang doon, yamang “sa kapayapaan ni- 
yaon ay magkakaroon ng kapayapaan para sa inyo.” 
(Jer 29:7) Sa katulad na paraan, nanalangin ang 
mga Kristiyano may kinalaman sa mga banta ng 
mga tagapamahala noong kanilang mga araw (Gaw 
4:23-30), at walang alinlangang kasama rin sa kani- 
lang mga panalangin para sa nakabilanggong si 
Pedro ang mga opisyal na may awtoridad na pala- 
yain siya. (Gaw 12:5) Kasuwato ng payo ni Kristo, 
ipinanalangin nila yaong mga umuusig sa kani- 
la—Mat 5:44: ihambing ang Gaw 26:28, 29; Ro 
10:1-3. 

Ang pagpapasalamat para sa mga paglalaan ng 
Diyos, gaya ng pagkain, ay ginagawa na mula pa 
noong unang mga panahon. (Deu 8:10-18, pansinin 
din ang Mat 14:19; Gaw 27:35, 1Co 10:30, 31.) Ga- 
yunman, ang pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos 
ay dapat ipakita sa “lahat ng bagay,” hindi lamang 
dahil sa materyal na mga pagpapala.---1Te 5:17, 18, 
Efe 5:19, 20. 

Sa katapus-tapusan, ang kaalaman ng isang tao 
tungkol sa kung ano ang kalooban ng Diyos ang da- 
pat na umugit sa nilalaman ng kaniyang mga pana- 
langin, sapagkat dapat matanto ng nagsusumamo 
na upang ipagkaloob ng Diyos ang kaniyang kahili- 
ngan, dapat itong maging kalugud-lugod sa Kaniya. 
Palibhasa'y nalalaman na hindi sinasang-ayunan 
ng Diyos ang mga balakyot at ang mga nagwa- 
walang-bahala sa Kaniyang Salita, maliwanag na 
ang nagsusumamo ay hindi maaaring humiling ng 
isang bagay na salungat sa katuwiran at sa isiniwa- 
lat na kalooban ng Diyos, gayundin sa mga turo ng 
Anak ng Diyos at ng kaniyang kinasihang mga ala- 
gad. (Ju 15:7, 16) Kaya ang mga pananalita hinggil 
sa paghingi ng “anumang bagay” (Ju 16:23) ay hin- 
di dapat unawain sa maling paraan. Maliwanag na 
hindi kasama sa “anumang bagay” ang mga bagay 
na nalalaman ng indibiduwal, o may dahilan siyang 
paniwalaan, na hindi kalugud-lugod sa Diyos. Sina- 
bi ni Juan: “Ito ang pagtitiwala na taglay natin sa ka- 
niya, na, anumang bagay ang hingin natin ayon sa 
kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya.” 
(1Ju 5:14, ihambing ang San 4:15.) Sinabi naman ni 
Jesus sa kaniyang mga alagad: “Kung ang dalawa sa 
inyo sa lupa ay magkasundo may kinalaman sa anu- 
mang bagay na mahalaga na kanilang hihilingin, 
magaganap iyon para sa kanila dahil sa aking Ama 
sa langit.” (Mat 18:19) Bagaman ang materyal na 


799 


mga bagay, gaya ng pagkain, ay angkop na ipana- 
langin, hindi masasabi ang gayon may kinalaman 
sa materyalistikong mga pagnanasa at mga ambis- 
yon, tulad ng ipinakikita ng mga tekstong gaya ng 
Mateo 6:19-34 at 1 Juan 2:15-17. Hindi rin magiging 
wasto na ipanalangin yaong mga hinahatulan ng 
Diyos.--Jer 7:16, 11:14. 

Ipinakikita ng Roma 8:26, 27 na sa ilang kalaga- 
yan, maaaring hindi alam ng isang Kristiyano kung 
ano ang ipananalangin, magkagayunman, ang kani- 
yang di-mabigkas na “mga daing” ay nauunawaan 
ng Diyos. Ipinakikita ng apostol na ito'y sa pamama- 
gitan ng espiritu, o aktibong puwersa, ng Diyos. Da- 
pat tandaan na ang kaniyang espiritu ang ginamit 
ng Diyos sa pagkasi sa Kasulatan. (2Ti 3:16, 17: 2Pe 
1:21) Ito'y naglalaman ng mga pangyayari at mga 
kalagayan na katulad ng mararanasan ng kaniyang 
mga lingkod sa darating na mga panahon at nagpa- 
pakita kung paano papatnubayan ng Diyos ang ka- 
niyang mga lingkod at kung paano niya sila bibig- 
yan ng tulong na kailangan nila. (Ro 15:4: 1Pe 
1:6-12) Maaaring pagkatapos matanggap ng isang 
Kristiyano ang kinakailangang tulong ay saka pa la- 
mang niya matatanto na ang nais niya sanang ipa- 
nalangin (ngunit hindi niya alam kung paano) ay 
nakasaad na sa Salita ng Diyos na kinasihan ng es- 
piritu.--Ihambing ang 1Co 2:9, 10. 

Ang Pagsagot sa mga Panalangin. Bagaman 
noong sinaunang panahon ay nakikipagtalastasan 
ang Diyos sa ilang indibiduwal, hindi niya iyon ka- 
raniwang ginagawa, at kadalasa'y nakikipagtalasta- 
san siya sa pantanging mga kinatawan lamang, 
gaya ni Abraham at ni Moises. (Gen 15:1-5: Exo 
3:11-15, ihambing ang Exo 20:19.) Magkagayun- 
man, maliwanag na ang salita ng Diyos ay inihaha- 
tid sa pamamagitan ng mga anghel, maliban sa 
mga pagkakataon nang siya'y magsalita sa kani- 
yang Anak o tungkol kay Jesus noong ito'y narito sa 
lupa. (Ihambing ang Exo 3:2, 4: Gal 3:19.) Ang mga 
mensahe ng Diyos ay hindi rin karaniwang inihaha- 
tid noon sa pamamagitan ng nagkatawang-taong 
mga anghel, yamang makikita na kadalasa'y nagu- 
gulumihanan ang mga tumatanggap ng mga iyon. 
(Huk 6:22, Luc 1:11, 12, 26-30) Kaya naman, sa ka- 
ramihan ng mga kaso, sinasagot ng Diyos ang mga 
panalangin sa pamamagitan ng mga propeta o sa 
pamamagitan ng pagkakaloob, o hindi pagkakaloob, 
sa kahilingan. Kadalasan na, ang mga sagot ni Jeho- 
va sa mga panalangin ay may malinaw at nakiki- 
tang epekto, gaya halimbawa ng pagliligtas niya sa 
kaniyang mga lingkod mula sa kanilang mga kaa- 
way (2Cr 20:1-12, 21-24) o paglalaan niya ng kani- 
lang pisikal na pangangailangan sa panahon ng ma- 
tinding kakapusan. (Exo 15:22-25) Ngunit walang 
alinlangan na ang kalimitang sagot ni Jehova ay 
hindi agad nahahalata, yamang ang ibinibigay niya 


PANALANGIN 


ay moral na katatagan at kaliwanagan, na tumutu- 
long sa isang tao na manghawakan sa matuwid na 
landasin at isagawa ang gawaing iniatas ng Diyos. 
(2Ti 4:17) Para sa mga Kristiyano, ang sagot sa ka- 
nilang mga panalangin ay pangunahin nang may 
kinalaman sa mga bagay na espirituwal, na maaa- 
ring hindi kagila-gilalas na gaya ng ilang maka- 
pangyarihang gawa ng Diyos noong una, ngunit na- 
pakahalaga rin.--Mat 9:36-38, Col 1:9, Heb 13:18, 
San 5:13. 

Upang maging katanggap-tanggap ang panala- 
ngin, ito ay dapat na nakaukol sa tamang persona, 
ang Diyos na Jehova: tungkol sa tamang mga bagay, 
yaong kasuwato ng ipinahayag na mga layunin ng 
Diyos, alinsunod sa tamang paraan, sa pamamagi- 
tan ng inatasan ng Diyos na daan, si Kristo Jesus, at 
may tamang motibo at malinis na puso. (Ihambing 
ang San 4:3-6.) Bukod pa sa lahat ng ito, kailangan 
din ang pagpupumilit. Sinabi ni Jesus na “patuloy 
na humingi, maghanap, at kumatok, anupat hin- 
di nanghihimagod. (Luc 11:5-10: 18:1-7) Itinanong 
niya kung masusumpungan ba niya sa lupa ang pa- 
nanampalataya sa kapangyarihan ng panalangin sa 
panahon ng kaniyang ‘pagdating’ sa hinaharap. (Luc 
18:8) Gaya ng nililinaw ng Kasulatan, ang tila pag- 
papaliban ng Diyos sa pagsagot sa ilang panalangin 
ay hindi dahil sa wala siyang kakayahan o pagnana- 
is na sagutin ang mga iyon. (Mat 7:9-11, San 1:5, 17) 
Sa ilang kaso, dapat hintayin ang sagot ng Diyos 
alinsunod sa kaniyang 'talaorasan. (Luc 18:7, 1Pe 
5:6; 2Pe 3:9; Apo 6:9-11) Ngunit pangunahin na, 
maliwanag na hinahayaan ng Diyos na ipakita ng 
mga nagsusumamo sa kaniya kung gaano katindi 
ang kanilang pagkabahala, kung gaano kasidhi ang 
kanilang hangarin, at kung gaano kataimtim ang 
kanilang motibo. (Aw 55:17: 88:1, 13; Ro 1:9-11) 
Kung minsan, kailangan silang maging gaya ni Ja- 
cob na matagal na nakipagbuno upang magtamo ng 
pagpapala.--Gen 32:24-26. 

Gayundin, bagaman hindi mapipilit ang Diyos na 
Jehova na kumilos dahil lamang sa dami ng nana- 
nalangin, maliwanag na binibigyang-pansin niya 
ang tindi ng pagkabahala ng kaniyang mga lingkod 
bilang isang grupo, at kumikilos siya kapag sama- 
sama silang nagpapakita ng matinding pagkaba- 
hala at nagkakaisang interes. (Ihambing ang Exo 
2:22-25.) Ngunit kapag sila'y nagwawalang-bahala, 
maaaring hindi muna kumilos ang Diyos. Ang mu- 
ling pagtatayo ng templo ng Jerusalem, na sa loob 
ng ilang panahon ay hindi lubusang sinuportahan 
(Ezr 4:4-7, 23, 24: Hag 1:2-12), ay nahadlangan at 
naantala, samantalang ang muling pagtatayo ni Ne- 
hemias ng mga pader ng lunsod, palibhasa'y isina- 
gawa nang may pananalangin at lubos na supor- 
ta, ay natapos sa loob lamang ng 52 araw. (Ne 
2:17-20, 4:4-23: 6:15) Nang sumulat si Pablo sa 


PANALI, LUBID 


kongregasyon ng Corinto, inilahad niya ang pagli- 
ligtas ng Diyos sa kaniya mula sa bingit ng kamata- 
yan, at sinabi niya: “Kayo rin ay makatutulong 
sa pamamagitan ng inyong pagsusumamo para sa 
amin, upang makapagpasalamat ang marami para 
sa amin dahil doon sa may-kabaitang ibinibigay sa 
amin dahil sa maraming mapanalangining mukha.” 
(2Co 1:8-11, ihambing ang Fil 1:12-20.) Laging idi- 
niriin ang kapangyarihan ng pananalangin para sa 
iba, ito man ay mula sa isang indibiduwal o sa isang 
grupo. Tungkol sa “pananalangin para sa isa't isa,' si- 
nabi ni Santiago: “Ang pagsusumamo ng taong ma- 
tuwid, kapag ito ay gumagana, ay may malakas 
na puwersa."--San 5:14-20, ihambing ang Gen 20: 
7, 17; 2Te 3:1, 2; Heb 13:18, 19. 

Kapansin-pansin din ang maraming ulat tungkol 
sa "pakikiusap ng mga indibiduwal kay Jehova, ang 
Soberanong Tagapamahala, hinggil sa kanilang mga 
ikinababahala. Ang nagsusumamo ay naghaharap 
ng mga dahilan kung bakit naniniwala siyang tama 
ang kaniyang kahilingan, nagbibigay ng ebidensiya 
na tama at walang pag-iimbot ang kaniyang moti- 
bo, at nangangatuwiran upang ipakita na may iba 
pang mga salik na mas matimbang kaysa sa kani- 
yang sariling mga interes o kadahilanan. Baka na- 
sasangkot ang karangalan ng sariling pangalan ng 
Diyos o ang kapakanan ng kaniyang bayan, o maa- 
aring nasasangkot din ang magiging epekto sa iba 
ng pagkilos o di-pagkilos ng Diyos. Ang mga pama- 
manhik ay maaaring gawin salig sa katarungan ng 
Diyos, sa kaniyang maibiging-kabaitan, at sa kani- 
yang pagiging isang Diyos ng awa. (Ihambing ang 
Gen 18:22-33: 19:18-20, Exo 32:11-14: 2Ha 20:1-5, 
Ezr 8:21-23.) Si Kristo Jesus din ay “nakikiusap” 
para sa kaniyang tapat na mga tagasunod.---Ro 8: 
33, 34. 

Ang aklat ng Mga Awit ay binubuo ng mga pana- 
langin at mga awit ng papuri sa Diyos, at ipinakiki- 
ta ng mga nilalaman nito kung paano dapat ma- 
nalangin. Kabilang sa maraming katangi-tanging 
panalangin yaong kina Jacob (Gen 32:9-12), Moises 
(Deu 9:25-29), Job (Job 1:21), Hana (1Sa 2:1-10), 
David (2Sa 7:18-29: 1Cr 29:10-19), Solomon (1Ha 
3:6-9: 8:22-61), Asa (2Cr 14:11), Jehosapat (2Cr 
20:5-12), Elias (1Ha 18:36, 37), Jonas (Jon 2:1-9), 
Hezekias (2Ha 19:15-19), Jeremias (Jer 20:7-12, ang 
aklat ng Mga Panaghoy), Daniel (Dan 9:3-21), Ezra 
(Ezr 9:6-15), Nehemias (Ne 1:4-11), ng ilang Levita 
(Ne 9:5-38), Habakuk (Hab 3:1-19), Jesus (Ju 17:1- 
26; Mar 14:36), at ng mga alagad ni Jesus (Gaw 
4:24-30).--Tingnan ang INsENso (Kahulugan): Posts- 
YON AT KILOS NG KATAWAN. 


PANALI, LUBID [sa Ingles, cord, rope]. Sa 
Kasulatan, may ilang salitang Hebreo at isang sali- 
tang Griego na ginagamit upang tumukoy sa iba't 


800 


ibang uri ng sinulid, panali at lubid. Ang pinakama- 
dalas gamitin ay ang salitang Hebreo na che'vel. Gi- 
nagamit ang che'vel kapuwa sa literal at sa makasa- 
gisag na mga paraan upang tumukoy sa panali at 
lubid. (2Sa 17:13, Ec 12:6, Os 11:4) Bukod dito, ma- 
aari rin itong mangahulugan ng isang ‘pising’ panu- 
kat (2Sa 8:2) at sa gayon ay ginagamit ito kung 
minsan bilang isang termino sa topograpiya para sa 
isang sinukat na lugar, isang “takdang bahagi” (Jos 
17:5, 14: 19:9), o isang “pook.”--Deu 3:4, 13, 14. 

Ang tanging salitang Griego na ginagamit upang 
tumukoy sa lubid ay ang skhoi'ni'on, na ikinakapit sa 
isang panali o lubid at maaaring mangahulugan ng 
isang lubid na yari sa mga tambo o mga halamang 
hungko. Dahil sa kaniyang matuwid na pagkagalit, 
“pagkatapos na gumawa ng isang panghagupit na 
lubid, pinalayas [ni Jesu-Kristo] mula sa templo ang 
lahat ng may mga tupa at mga baka,” anupat mali- 
wanag na ginamit niya ang panghagupit na lubid 
hindi sa mga tao kundi sa mga hayop.---Ju 2:13-17. 

Noong sinaunang mga panahon, may mga panali 
at mga lubid na gawa mula sa lino [flax], ang iba na- 
man ay gawa sa mga hibla ng abaka, ng rami o ng 
palmang datiles. Sa Ezion-geber ay may natukla- 
sang matibay at makapal na lubid na gawa sa mga 
hibla ng talob ng puno ng palma. Maliwanag na gi- 
namit din noon ang iba't ibang uri ng mga hala- 
mang hungko at tambo, at kabilang sa mga mater- 
yales na ginamit ng mga Ehipsiyo ay ang pinilipit 
na mahahabang piraso ng katad na nagiging lubid 
na pagkatibay-tibay. Ang mga hibla naman ng rami 
(Boehmeria nivea, isang halaman na matatagpuan 
sa Asia at mula sa pamilya ng mga kulitis) ay isa 
ring napakatibay na lubid, anupat kapaki-pakina- 
bang sa mga lambat na pangisda. 

Kung minsan, ang mga panali ay ginagamit noon 
bilang bahagi ng kagayakan. Halimbawa, waring 
isinasabit ni Juda ang kaniyang singsing na panta- 
tak sa pamamagitan ng isang “panali.” (sa Heb., 
pathil [Gen 38:18, 25]) Sa dalawang argolya na 
nasa mga dulo ng pektoral na isinusuot ng mataas 
na saserdote ng Israel, may ipinasok na 'pinagka- 
wing-kawing na mga tanikala, sa kayariang lubid, 
na yari sa dalisay na ginto.” (Exo 39:15-18) Kabilang 
sa mga bagay na nasa palasyo ng Persianong si Ha- 
ring Ahasuero ang “lino, mainam na algudon at asul 
na natatalian ng mga lubid na mainam na kayo.” 
—Es 1:6. 

Ang “mga panaling pantolda” o “mga pantoldang 
panali” (mula sa Heb., meh-thar') ay ginagamit noon 
upang matatag na maitayo ang mga tolda. (Isa 54:2, 
Exo 39:40) Noon ay may “mga panali” ng karwahe 
(sa Heb., @voth” [Isa 5:18]) at mga panali na gi- 
nagamit naman bilang “mga bagting.” (sa Heb., 
yetharim' [Job 30:11, Aw 11:2]) Ginagamit din ang 


801 


mga lubid at mga panali bilang panggapos sa mga 
bihag. (Huk 15:13-15: Eze 3:25) Ang mga lubid ay 
nagsilbing kagamitan sa mga barko. (Isa 33:23) 
Upang maligtas siya at ang kaniyang sambahayan 
sa panahon ng pagkawasak ng Jerico, si Rahab ay si- 
nabihang magtali sa bintana ng isang 'panaling 
[mula sa Heb. na tig'wah'] yari sa sinulid na iskar- 
lata [sa Heb., chut].'---Jos 2:18-21. 

Makasagisag na Paggamit. (Ganito ang sabi 
ng tagapagtipon: “Ang panali na tatlong-ikid ay hin- 
di madaling mapatid.” (Ec 4:12) Kung paghihiwa- 
hiwalayin ang mga hibla ng isang panaling may 
tatlong hibla, ang bawat hibla ay madali nang ma- 
papatid. Ngunit kapag tinirintas ang mga iyon, ang 
mabubuong “panali na tatlong-ikid” ay hindi basta- 
basta mapapatid. Sa katulad na paraan, kapag ang 
mga lingkod ng Diyos ay mistulang nakapulupot sa 
isa't isa, anupat nagkakaisa sa pangmalas at layu- 
nin, mayroon silang higit na espirituwal na lakas 
na kailangan upang makapagbata ng pagsalansang. 
Ang tagapagtipon ay humimok din na alalahanin 
ang Maylalang sa panahon ng kabataan, “bago ang 
panaling pilak ay maalis” (Ec 12:1, 6), anupat lumi- 
litaw na “ang panaling pilak” ay tumutukoy sa gulu- 
god, na kapag naputol ay magbubunga ng kamata- 
yan. 

Noong tinutukoy ni David ang isang panahon 
nang waring napipinto ang isang marahas na ka- 
matayan, at tila tiyak nang naghihintay sa kaniya 
ang Sheol, sinabi niya na “kinulong ako ng mga lu- 
bid ng kamatayan” at “ang mismong mga lubid ng 
Sheol ay pumulupot sa akin.” Maliwanag, nadama 
niya noon na para siyang hinagisan ng nakapaikot 
na mga lubid at pagkatapos ay hinihila siya patungo 
sa libingan, anupat kinakaladkad siya patungo sa 
kamatayan at sa Sheol.--Aw 18:4, 5. 

Sinabi naman ni Isaias: “Sa aba ng mga humihila 
ng kamalian sa pamamagitan ng mga lubid ng 
kabulaanan, at ng kasalanan sa pamamagitan ng 
mga panali ng karwahe,” marahil upang ipahiwatig 
na ang mga taong iyon ay nakakabit sa kamalian at 
kasalanan kung paanong ang mga hayop ay nakata- 
li sa pamamagitan ng mga lubid, o ng mga panali, 
sa mga karwaheng hinihila nila sa kanilang likuran. 
--Isa 5:18. 

Sa isang pagkilos na maliwanag na sumasagisag 
sa kanilang ganap na pagpapasakop at pagkapahiya, 
ang natalong mga Siryano ay “nagbigkis ng telang- 
sako sa kanilang mga balakang, na may mga lubid 
sa kanilang mga ulo, at pumaroon sa hari ng Israel,” 
anupat hiniling nila ang pagpapatawad ni Ahab sa 
Siryanong si Haring Ben-hadad II. Maaaring bawat 
isa sa kanila ay nagtali ng isang lubid bilang isang 
panali sa palibot ng kanilang ulo o ng kanilang leeg. 
--1Ha 20:31-34. 


PANAMBITAN 


Kung paanong nagtipon laban sa Diyos at sa ka- 
niyang pinahiran ang mga paganong tagapamahala 
at ang mga bansa na ayaw maging mga basalyo ng 
mga Israelita noong sinaunang mga panahon, pati- 
unang sinabi ng Mesiyanikong hula na ang mga hari 
sa lupa at ang matataas na opisyal ay magpipisan 
na tila iisa “laban kay Jehova at laban sa kaniyang 
pinahiran, na sinasabi: 'Lagutin natin ang kanilang 
mga panggapos at itapon ang kanilang mga panali 
mula sa atin!” Anumang restriksiyon na ipapataw 
ni Jehova at ng kaniyang Pinahiran ay sasalansa- 
ngin ng mga tagapamahala at ng mga bansa. Ga- 
yunman, mawawalang-saysay ang kanilang mga 
pagsisikap na lagutin ang gayong mga panggapos at 
itapon ang gayong mga panali.---Aw 2:1-9. 

Kapag napatid ang mga panaling pantolda, hindi 
na mapananatili ng mga iyon na nakatindig ang 
isang tolda, ginamit ito sa makasagisag na paraan 
sa isang paglalarawan ng pagkatiwangwang. (Jer 
10:20) Sa kabaligtaran naman, may makahulang 
katiyakan ng pagsasauli at pabor ni Jehova sa mga 
salitang: “Masdan mo ang Sion, ang bayan ng ating 
mga kapistahan! Makikita ng iyong sariling mga 
mata ang Jerusalem bilang isang tahimik na tinata- 
hanang dako, isang tolda na hindi ililigpit ninuman. 
Hindi kailanman mabubunot ang mga pantoldang 
tulos nito, at walang isa man sa mga lubid nito ang 
mapapatid.”--Isa 33:20. 


PANAMBITAN. Isang komposisyon, tula man 
o awit, na nagpapahayag ng matinding lum- 
bay, gaya ng pamimighati dahil sa pagkamatay 
ng isang kaibigan o ng isang minamahal, isang 
elehiya. Kadalasan, sa Bagong Sanlibutang Salin, 
ang “panambitan” ay mula sa salitang Hebreo na 
gi-nah', na tumutukoy sa isang malungkot na kom- 
posisyon, isang elehiya, o panaghoy. 

Ang terminong Hebreo na shig-gayohn” sa su- 
perskripsiyon ng Awit 7 ay isinalin din bilang “pa- 
nambitan” at maaaring tumutukoy sa isang napa- 
kamadamdaming awit na mabilis na nagbabago ng 
ritmo. (Tlb sa Rbi8) Isang anyong pangmaramihan 
ng salitang Hebreong ito ang lumilitaw sa Habakuk 
3:1, kung saan isinalin ito bilang “mga panam- 
bitan.” Dahil sa katangian ng mga panambitan, 
iniuugnay ang mga ito sa pagdaing at pagha- 
gulhol (Eze 2:10), at ang ilan ay naisulat at nainga- 
tan. Iniuulat ng 2 Cronica 35:25 na nanambitan si 
Jeremias dahil sa pagkamatay ni Haring Josias at 
ipinahihiwatig nito na may isang koleksiyon noon 
ng mga panambitan (sa Heb., qi-nohth'), sapag- 
kat sinasabi roon: “Ang lahat ng mga lalaking 
mang-aawit at mga babaing mang-aawit ay patu- 
loy na nagsasalita tungkol kay Josias sa kanilang 
mga panambitan hanggang sa ngayon; at inilagay 
nila ang mga iyon bilang isang tuntunin sa Israel, 


PANANAHI 


at doon nakasulat ang mga iyon sa mga panambi- 
tan.” 

Ang mga panambitan ay iniuugnay sa pagdada- 
lamhati, gaya noong sabihin ni Jehova sa di-tapat 
na Israel: “Gagawin kong pagdadalamhati ang in- 
yong mga kapistahan at panambitan ang lahat ng 
inyong mga awit.” (Am 8:10) Kaya naman noon, 
ang pananambitan ay nangangahulugan ng pag- 
awit ng isang elehiya, o malungkot na komposisyon, 
marahil ay tungkol sa pagtatakwil ni Jehova o sa 
pagbabago ng kaayaayang mga kalagayan tungo sa 
isang malungkot na situwasyon. (Jer 7:29, Eze 19:1- 
14) Ang mga panambitan ay kinakanta, kadalasa'y 
ng mga babae.---Eze 27:32: Jer 9:20. 

Ang ilang panambitan ay naglalahad ng kasaysa- 
yan, na kinatha pagkatapos ng isang pangyayari, 
gaya ng pagkamatay ng isang minamahal na kaibi- 
gan. Ang isang halimbawa nito ay ang panambitan 
ni David para kina Saul at Jonatan, na parehong na- 
matay sa Bundok Gilboa noong makipagdigma sila 
sa mga Filisteo. (2Sa 1:17-27, 1Sa 31:8) Nanambitan 
din si Haring David para kay Abner pagkalibing 
nito. (2Sa 3:31-34) Bagaman maaaring kinatha ang 
mga panambitan hinggil sa pagkamatay ng isang 
tao upang magbigay ng kaaliwan sa mga naiwan, 
para sa tapat na mga lingkod ng Diyos ay hindi la- 
yunin ng mga ito na dakilain ang namatay.---Ec 9: 
5, 10. 

Ang aklat ng Mga Panaghoy ay isang panambitan 
na isinulat ni Jeremias pagkatapos na wasakin ng 
mga Babilonyo ang Jerusalem noong 607 B.C.E. Ba- 
gaman nagpapahayag ito ng pamimighati dahil sa 
pagkatiwangwang ng lunsod, nagpapabanaag din 
ito ng pananampalataya at pag-asa kay Jehova, at 
ang pambungad ng ikalimang kabanata ay nama- 
manhik sa Diyos na alalahanin ang kaniyang bayan 
na naging “hamak na mga ulila na walang ama.” 
--Pan 3:22-27, 5:1-3, tingnan ang PANAGHOY, AKLAT 
NG MGA. 

Ang ilang panambitang naitala sa Bibliya ay ma- 
kahula at malinaw na naglalarawan sa dumara- 
ting na kapahamakan, anupat kung minsan ay para 
bang natupad na ito. May makahulang mga panam- 
bitan na inihiyaw laban sa Tiro at sa hari nito (Eze 
26:17: 27:1, 2: 28:11-19), at laban din kay Paraon at 
sa Ehipto. (Eze 32:2-16) May binanggit ding paghi- 
yaw ng panambitan para sa Juda at Jerusalem may 
kaugnayan sa pagkatiwangwang ng mga ito.---Jer 
9:9-11. 


PANANAHI. Pagdurugtung-dugtong sa pama- 
magitan ng isang uri ng tahi. Mula pa noong sinau- 
nang panahon, ang pananahi, pati ang pagbuburda, 
ay gumanap na ng mahalagang papel sa mga gawa- 
in ng mga tao. (Exo 26:1; 35:35: Job 16:15, Ec 3:7, 
Eze 13:18) Ang unang lalaki at babae, sina Adan at 


802 


Eva, ay “nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa 
ng kanilang mga panakip sa balakang.” (Gen 3:7) 
Maaaring nangangahulugan lamang ito na pinag- 
dugtung-dugtong nila ang malalaking dahon ng 
igos sa pamamagitan ng maliliit na sanga ng puno 
ng igos. 

Noong ipinaliliwanag niya kung bakit hindi nag- 
aayuno ang kaniyang mga alagad gaya ng mga Pa- 
riseo at ng mga alagad ni Juan, itinawag-pansin ni 
Jesu-Kristo na ang pagtatahi ng isang piraso ng di- 
napaurong na tela sa isang lumang kasuutan ay 
magpapalala sa punit niyaon. (Mar 2:18, 21) Kapag 
nilabhan iyon, uurong ang panagpi at, kasabay ng 
pag-urong, hahatakin nito ang lumang kasuutan, 
anupat mapupunit iyon. Dapat sana'y nakatulong 
ang ilustrasyong ito sa mga nakikinig sa mga salita 
ni Jesus upang maunawaan nila na panahon na para 
sila'y maging mga tagasunod niya at na mali na pi- 
litin nila ang mga alagad ni Jesus na sumunod sa 
kanilang mga kaugalian. Bago pa nito, ipinaliwanag 
mismo ni Juan na ang kaniyang gawain ay isang 
paghahanda para sa pagdating ni Kristo at samaka- 
tuwid ay pansamantala lamang.---Ju 3:27-30. 


PANANALITA. Tingnan ang MAPANG-ABUSONG 
PANANALITA. 


PANANAMIT. Tingnan ang DAMIT. 


PANANAMPALATAYA. Ang salitang “pa- 
nanampalataya” ay isinalin mula sa Griegong pi- 
stis, na pangunahing nagtatawid ng diwa ng kum- 
piyansa, tiwala, matatag na paniniwala. Depende sa 
konteksto, ang salitang Griego ay maaari ring ma- 
ngahulugang “katapatan” [faithfulness] o “pagkama- 
tapat” [fidelity].--1Te 3:7, Tit 2:10. 

Sinasabi sa atin ng Kasulatan: “Ang pananam- 
palataya ay ang mapananaligang paghihintay sa 
mga bagay na inaasahan, ang malinaw na pagta- 
tanghal ng mga katunayan bagaman hindi naki- 
kita.” (Heb 11:1) Ang “mapananaligang paghihin- 
tay” ay salin ng salitang Griego na hypostarsis. 
Ang terminong ito ay pangkaraniwang makikita sa 
mga sinaunang dokumentong papiro na pangnego- 
syo. Itinatawid nito ang ideya ng isang bagay na gu- 
magarantiya ng pagmamay-ari sa hinaharap. Dahil 
dito, iminumungkahi nina Moulton at Milligan ang 
ganitong salin: “Ang pananampalataya ay ang titu- 
lo sa mga bagay na inaasahan.” (Vocabulary of the 
Greek Testament, 1963, p. 660) Ang salitang Griego 
na eleg:khos, isinalin bilang “malinaw na pagta- 
tanghal,” ay nagtatawid ng ideya ng paglalabas 
ng katibayan na nagtatanghal ng isang bagay, par- 
tikular na ng isang bagay na salungat sa kung 
ano ang nakikita lamang. Dahil sa katibayang iyon, 
ang dating hindi nauunawaan ay nagiging mali- 
naw at ang bagay na ayon sa nakikita lamang 


803 


ay napabubulaanan. “Ang malinaw na pagtatang- 
hal,” o katibayan para manalig, ay lubhang sigura- 
do o nakakukumbinsi anupat sinasabing iyon ang 
pananampalataya. 

Samakatuwid, pananampalataya ang saligan ng 
pag-asa at ang katibayan upang manalig sa di-naki- 
kitang mga katunayan. Ang buong kalipunan ng 
mga katotohanang inihatid ni Jesu-Kristo at ng ka- 
niyang kinasihang mga tagasunod ang bumubuo 
sa tunay na 'pananampalatayang Kristiyano. (Ju 
18:37, Gal 1:7-9; Gaw 6:7, 1Ti 5:8) Ang pananampa- 
latayang Kristiyano ay nakasalig sa kumpletong Sa- 
lita ng Diyos, lakip ang Hebreong Kasulatan, na ma- 
limit tukuyin ni Jesus at ng mga manunulat ng 
Kristiyanong Griegong Kasulatan bilang suporta sa 
kanilang mga sinasabi. 

Ang pananampalataya ay salig sa matibay na 
ebidensiya. Ang nakikitang mga gawang paglalang 
ay nagpapatotoo sa pag-iral ng isang di-nakikitang 
Maylalang. (Ro 1:20) Ang aktuwal na mga pangya- 
yaring naganap noong panahon ng ministeryo at 
buhay sa lupa ni Jesu-Kristo ay nagpakilala sa kani- 
ya bilang ang Anak ng Diyos. (Mat 27:54: tingnan 
ang JESU-KRISTO.) Ang rekord ng paglalaan ng Diyos 
para sa kaniyang makalupang mga nilalang ay nag- 
sisilbing isang makatuwirang saligan upang mani- 
wala na tiyak na paglalaanan niya ang kaniyang 
mga lingkod. Ang kaniyang rekord naman bilang 
Tagapagbigay at Tagapagsauli ng buhay ay nagbibi- 
gay ng sapat na katibayan sa kredibilidad ng pag- 
asa sa pagkabuhay-muli. (Mat 6:26, 30, 33; Gaw 
17:31, 1Co 15:3-8, 20, 21) Karagdagan pa, ang pag- 
kamaaasahan ng Salita ng Diyos at ang eksaktong 
katuparan ng mga hula nito ay nagkikintal ng pag- 
titiwala sa katuparan ng lahat ng Kaniyang mga pa- 
ngako. (Jos 23:14) Sa gayon, gaya ng ipinakikita sa 
maraming paraang nabanggit, “ang pananampala- 
taya ay kasunod ng bagay na narinig.”--Ro 10:17: 
ihambing ang Ju 4:7-30, 39-42, Gaw 14:8-10. 

Kaya naman ang pananampalataya ay hindi ka- 
pareho ng pagiging mapaniwalain. Kadalasan, ang 
taong nanunuya sa pananampalataya ay may pa- 
nanampalataya sa kaniyang subok at pinagkakati- 
walaang mga kaibigan. Ang siyentipiko ay may 
pananampalataya sa mga simulain ng kaniyang 
partikular na sangay ng siyensiya. Ibinabatay niya 
ang mga bagong eksperimento sa mga tuklas noong 
nakaraan at naghahanap siya ng bagong mga tuklas 
batay sa mga bagay na napatunayan nang totoo. 
Gayundin naman, inihahanda ng magsasaka ang 
kaniyang lupa at naghahasik siya ng binhi, anupat 
umaasa, gaya rin noong nagdaang mga taon, na 
ang binhi ay sisibol at na tutubo ang mga halaman 
habang ang mga ito'y tumatanggap ng kinakaila- 
ngang halumigmig at sikat ng araw. Kung gayon, 


PANANAMPALATAYA 


ang pananampalataya sa katatagan ng mga batas sa 
kalikasan na umuugit sa uniberso ay aktuwal na 
nagsisilbing pundasyon para sa mga plano at gawa- 
in ng tao. Ang katatagang iyan ay tinutukoy ng 
pantas na manunulat ng Eclesiastes: “Ang araw rin 
ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at duma- 
rating itong humihingal sa dakong sinisikatan nito. 
Ang hangin ay yumayaon patungo sa timog, at 
umiikot ito patungo sa hilaga. Ligid ito nang ligid sa 
patuloy na pag-ikot, at sa mismong mga pag-ikot 
nito ay bumabalik ang hangin. Ang lahat ng agu- 
sang-taglamig ay humuhugos sa dagat, gayunma'y 
hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugusan 
ng mga agusang-taglamig, doon bumabalik ang 
mga iyon upang humugos.”--Ec 1:5-7. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang salitang 'a:man' at 
ang iba pang mga salitang may malapit na kaugna- 
yan dito ay naghahatid ng diwa ng pagiging mapag- 
kakatiwalaan, katapatan [faithfulness], pagkapirmi, 
katatagan, pagiging matibay na itinatag, namama- 
lagi. (Exo 17:12, Deu 28:59, 1Sa 2:35; 2Sa 7:16; Aw 
37:3) Isang kaugnay na pangngalan ('emeth') ang 
kadalasa'y nagpapahiwatig ng “katotohanan,” ga- 
yundin ng “katapatan” o “pagiging mapagkakatiwa- 
laan.” (2Cr 15:3, tlb sa Rbi8, 2Sa 15:20, ihambing 
ang Ne 7:2, tlb sa Rbi8.) Ang pamilyar na terminong 
“Amen” (sa Heb., 'a:men') ay sa 'a:man' din nagmu- 
la.--Tingnan ang AMEN. 

Mga Sinaunang Halimbawa ng Pananampa- 
lataya. Bawat isa sa “napakalaking ulap ng mga 
saksi” na binanggit ni Pablo (Heb 12:1) ay nagkaro- 
on ng makatuwirang saligan para sa pananampala- 
taya. Halimbawa, tiyak na alam ni Abel ang panga- 
ko ng Diyos hinggil sa isang “binhi” na susugat sa 
ulo ng “serpiyente.” At nakakita siya ng aktuwal 
na mga ebidensiya na natupad ang sentensiyang 
ipinataw ni Jehova sa kaniyang mga magulang sa 
Eden. Sa labas ng Eden, si Adan at ang kaniyang pa- 
milya ay kumain ng tinapay sa pawis ng kanilang 
mukha dahil isinumpa ang lupa at, samakatuwid, 
namunga ng mga tinik at mga dawag. Malamang ay 
napagmasdan ni Abel na ang paghahangad ni Eva 
ay ukol sa kaniyang asawa at na pinamunuan ni 
Adan ang kaniyang asawa. Walang alinlangan na 
nagkomento ang kaniyang ina tungkol sa kirot ng 
pagdadalang-tao nito. Gayundin, ang pasukan sa 
hardin ng Eden ay binabantayan ng mga kerubin at 
ng nagliliyab na talim ng tabak. (Gen 3:14-19, 24) 
Ang lahat ng ito'y nagsilbing isang “malinaw na 
pagtatanghal,” anupat nagbigay-katiyakan kay Abel 
na darating ang katubusan sa pamamagitan ng 
'binhing ipinangako. Kaya naman udyok ng pana- 
nampalataya, siya'y “naghandog sa Diyos ng hain,” 
isang hain na napatunayang lalong higit ang halaga 
kaysa sa hain ni Cain.---Heb 11:1, 4. 


PANANDA 


Nagkaroon si Abraham ng matatag na saligan 
upang manampalataya sa pagkabuhay-muli sapag- 
kat naranasan nila ni Sara ang makahimalang pag- 
sasauli ng kanilang kakayahan sa pag-aanak, na sa 
isang diwa ay maihahalintulad sa isang pagkabu- 
hay-muli, anupat pinahintulutan nitong magpatu- 
loy ang linya ng pamilya ni Abraham sa pamamagi- 
tan ni Sara. Ipinanganak si Isaac dahil sa himalang 
ito. Nang sabihan si Abraham na ihandog si Isaac, 
nagkaroon siya ng pananampalataya na bubuha- 
ying-muli ng Diyos ang kaniyang anak. Isinalig niya 
ang pananampalatayang iyon sa pangako ng Diyos: 
“Ang tatawaging iyong binhi ay magiging sa pama- 
magitan nga ni Isaac.”--Gen 21:12: Heb 11:11, 12, 
17-19. 

Yaong mga pumaroon o dinala kay Jesus upang 
mapagaling ay mayroon ding katibayan para sa tu- 
nay na pananalig. Bagaman hindi nila personal na 
nasaksihan ang makapangyarihang mga gawa ni 
Jesus, sa paanuman ay nabalitaan nila ang mga 
iyon. Pagkatapos, salig sa kanilang nakita o narinig, 
nahinuha nila na mapagagaling din sila ni Jesus. 
Karagdagan pa, may kabatiran sila sa Salita ng 
Diyos at sa gayo'y pamilyar sila sa mga himalang 
isinagawa ng mga propeta noong sinaunang mga 
panahon. Nang mapakinggan nila si Jesus, inisip ng 
ilan na siya nga “Ang Propeta,” at sinabi naman ng 
iba na siya “ang Kristo.” Dahil dito, angkop la- 
mang na sabihin ni Jesus sa ilan sa mga napagaling 
niya, “Pinagaling ka ng iyong pananampalataya.” 
Kung hindi nanampalataya kay Jesus ang mga ta- 
ong iyon, hindi sana sila lumapit sa kaniya at, kung 
gayon, hindi sana sila napagaling.---Ju 7:40, 41; Mat 
9:22: Luc 17:19. 

Sa katulad na paraan, ang malaking pananampa- 
lataya ng opisyal ng hukbo, na namanhik kay Jesus 
alang-alang sa kaniyang alilang lalaki, ay batay sa 
ebidensiya, anupat salig dito ay naipasiya niya na 
ang basta “pagsasabi ni Jesus ng salita ay makapag- 
papagaling na sa kaniyang alilang lalaki. (Mat 8:5- 
10, 13) Gayunman, mapapansin natin na pinagaling 
ni Jesus ang lahat niyaong mga pumaroon sa kani- 
ya, anupat hindi siya humiling ng pananampalata- 
yang higit o kaunti depende sa kanilang sakit, ni 
nagdahilan man siya na hindi niya mapagaling ang 
iba dahil hindi matibay ang pananampalataya ng 
mga ito. Isinagawa ni Jesus ang mga pagpapaga- 
ling na ito bilang isang patotoo, upang magkaroon 
ng pananampalataya ang mga tao. Sa kaniyang sa- 
riling teritoryo, kung saan marami ang hindi nana- 
nampalataya, ipinasiya niyang huwag magsagawa 
ng maraming makapangyarihang gawa, hindi dahil 
sa hindi niya kaya, kundi dahil tumangging maki- 
nig ang mga tao at hindi sila karapat-dapat.---Mat 
13:58. 


804 


Pananampalatayang Kristiyano. Upang ang 
isa ay tanggapin ng Diyos, kailangan niyang ma- 
nampalataya kay Jesu-Kristo, at dahil dito ay nag- 
kakaroon siya ng matuwid na katayuan sa Diyos. 
(Gal 2:16) Yaong mga hindi nagpapakita ng ga- 
yong pananampalataya ay itinatakwil ni Jehova. 
--Ju 3:36, ihambing ang Heb 11:6. 

Ang pananampalataya ay hindi taglay ng lahat 
ng tao yamang ito'y isang bunga ng espiritu ng 
Diyos. (2Te 3:2: Gal 5:22) At ang pananampalataya 
ng isang Kristiyano ay hindi nakapirme kundi ito'y 
lumalaki. (2Te 1:3) Kaya naman angkop na angkop 
ang kahilingan ng mga alagad ni Jesus, “Bigyan mo 
kami ng higit pang pananampalataya,” at binigyan 
naman niya sila ng pundasyon para sa higit na pa- 
nanampalataya. Pinaglaanan niya sila ng higit na 
katibayan at pagkaunawa na mapagbabatayan nila 
ng kanilang pananampalataya.---Luc 17:5. 

Sa katunayan, ang buong landasin ng buhay ng 
isang Kristiyano ay inuugitan ng pananampalataya, 
anupat dahil dito ay nadaraig niya ang gabundok na 
mga hadlang sa kaniyang paglilingkod sa Diyos. 
(2Co 5:7: Mat 21:21, 22) Karagdagan pa, dapat ay 
may mga gawang nagpapamalas ng pananampala- 
taya, ngunit hindi kahilingan ang mga gawa ng Ka- 
utusang Mosaiko. (San 2:21-26, Ro 3:20) Ang mga 
pagsubok ay nakapagpapatibay ng pananampalata- 
ya. Ang pananampalataya ay nagsisilbing isang pa- 
nanggalang na kalasag sa espirituwal na pakiki- 
pagdigma ng Kristiyano, anupat tumutulong ito sa 
kaniya na madaig ang Diyablo at ang sanlibutan. 
- Pe 1:6, 7: Efe 6:16: 1Pe 5:9, 1Ju 5:4. 

Hindi maaaring ipagwalang-bahala ang pana- 
nampalataya, yamang ang kawalan ng pananam- 
palataya ay “ang kasalanan na napakadaling na- 
kasasalabid sa isa. Upang mapanatiling matatag 
ang pananampalataya, kailangang puspusang ma- 
kipaglaban ukol dito, anupat sinasalansang ang 
mga taong maaaring magbulusok sa isa tungo sa 
imoralidad, nilalabanan ang mga gawa ng laman, 
iniiwasan ang silo ng materyalismo, tinatanggihan 
ang sumisira-ng-pananampalatayang mga piloso- 
piya at mga tradisyon ng mga tao, at, higit sa la- 
hat, tinitingnang “mabuti [ang] Punong Ahente at 
Tagapagpasakdal ng ating pananampalataya, si Je- 
sus.”--Heb 12:1, 2, Jud 3, 4: Gal 5:19-21, 1Ti 6: 
9, 10, Col 2:8. 


PANANDA. Tingnan ang Hunyat, PANANDA. 


PANANIM. Mga halaman sa pangkalahatan. 
Noong ikatlong “araw” ng paglalang, pinangyari ng 
Diyos na ang lupa ay sibulan ng “pananim na nag- 
kakabinhi ayon sa uri nito”, sa gayon ay dumami 
ito. (Gen 1:11-13) Lumilitaw na inilalarawan ng Ge- 
nesis 2:5, 6 ang mga kalagayan noong “araw” na 


805 


iyon matapos palitawin ng Diyos ang tuyong lupa 
ngunit bago niya gawin ang damo, nagkakabin- 
hing pananim, at mga namumungang punungka- 
hoy. Upang maglaan ng kinakailangang halumig- 
mig para sa sisibol na buhay-halaman, itinalaga ni 
Jehova na isang manipis na ulap ang palagiang pu- 
mailanlang mula sa lupa upang dumilig doon. Patu- 
loy nitong pinalago ang pananim sa buong lupa, 
kahit wala pang ulan noon. Bagaman ang mga 
tanglaw sa langit ay nakita lamang nang malinaw 
sa kalawakan noong ikaapat na “araw” ng paglalang 
(Gen 1:14-16), maliwanag na pagsapit ng ikatlong 
“araw” ay mayroon nang sapat na kalat na liwanag 
upang tustusan ang pagtubo ng pananim.---Ting- 
nan ang Gen 1:14, Ro, tlb. 

Ibinigay ng Diyos ang luntiang pananim sa tao at 
sa mga hayop bilang bahagi ng kanilang orihinal na 
laang pagkain, anupat nang maglaon ay idinagdag 
niya sa pagkain ng sangkatauhan ang karne na pina- 
tulo ang dugo. (Gen 1:29, 30, 9:3, 4) Ang taong ma- 
kasalanan ay napilitang magpagal para sa pananim 
na kakainin niya (Gen 3:18, 19), ngunit si Jehova pa 
rin ang Tagapaglaan nito kapuwa sa tao at hayop, sa- 
pagkat Siya ang Tagapaglaan ng sikat ng araw at ng 
ulan na kailangan nito upang tumubo.--Aw 104:14: 
106:20, Mik 5:7; Zac 10:1: Heb 6:7; ihambing ang 
Deu 32:2. 

Kayang kontrolin ng Diyos ang pagtubo ng pana- 
nim ayon sa kaniyang layunin. Tiniyak niya sa mga 
Israelita na ang kanilang pagkamasunurin ay ga- 
gantimpalaan ng ulan at pananim para sa kanilang 
mga alagang hayop. (Deu 11:13-15) Gayunman, 
kung pababayaan nila ang kanilang pakikipagtipan 
sa Diyos, papawiin niya ang pananim mula sa kani- 
lang lupain. (Deu 29:22-25: ihambing ang Isa 42: 15: 
Jer 12:4, 14:6.) Ang isang dagok mula kay Jehova la- 
ban sa sinaunang Ehipto ay graniso na lumagpak sa 
lahat ng uri ng pananim. Sa isa pang dagok na pina- 
sapit ng Diyos, nilamon ng mga balang ang lahat ng 
pananim na itinira ng graniso.---Exo 9:22, 25; 10:12, 
15: Aw 105:34, 35, ihambing ang Am 7:1-3. 

Makasagisag na Paggamit. Kapag panahon ng 
tag-init sa Palestina, ang pananim na nahantad sa 
nakapapasong init ng araw o sa nakatitigang na ha- 
nging silangan ay mabilis na natutuyo. Kaya naman 
ang taong-bayan na malapit nang masupil sa pama- 
magitan ng militar na panlulupig ay sinasabing ka- 
tulad ng “pananim sa parang at ng luntiang murang 
damo, damo sa mga bubong, kapag may pagkasu- 
nog sa harap ng hanging silangan.” (2Ha 19:25, 26, 
Isa 37:26, 27) Sa katulad na paraan, nang lubhang 
mapighati, bumulalas ang salmista: “Ang aking puso 
ay nasaktang tulad ng pananim at natuyo.” “Ako 
mismo ay natuyong tulad lamang ng pananim.” 
--Aw 102:4, 11. 


PANATA 


Sa ilalim ng kaayaayang mga kalagayan, ang pa- 
nanim ay tumutubo nang napakalago, anupat ang- 
kop na maging larawan ito upang sumagisag sa 
maraming inapo. (Job 5:25) Halimbawa, noong pa- 
nahon ng paghahari ni Solomon, “ang Juda at ang 
Israel ay marami” at maunlad, “kumakain at umii- 
nom at nagsasaya.” (1Ha 4:20) Maliwanag na ipina- 
hihiwatig ito sa isang awit may kinalaman kay 
Solomon: “Yaong mga mula sa lunsod ay mamumu- 
laklak na tulad ng pananim sa lupa.” (Aw 72:16) Sa 
kabilang dako, bagaman ang mga balakyot ay pan- 
samantalang sumibol na tulad ng pananim, ang 
pag-unlad nila ay hindi dahil sa pagpapala ng Diyos 
kundi nakahanay sila na malipol magpakailanman." 
--Aw 92:7. 

Sa Kasulatan, ang mga punungkahoy ay lumala- 
rawan kung minsan doon sa mga prominente at 
matayog (ihambing ang Eze 31:2-14), samantalang 
ang hamak na pananim, tulad ng kambron, damo, 
o mga hungko, ay maaaring kumatawan sa mga tao 
sa pangkalahatan. (Ihambing ang Huk 9:8-15, 2Ha 
14:8-10: Isa 19:15, 40:6, 7.) Tumutulong ito upang 
maunawaan ang kahulugan ng Apocalipsis 8:7, na 
bumabanggit sa pagkasunog ng “isang katlo ng mga 
punungkahoy” at ng “lahat ng luntiang pananim.” 


PANATA. Isang taimtim na pangako sa Diyos 
para magsagawa ng isang pagkilos, magbigay ng 
isang handog o kaloob, pumasok sa isang uri ng 
paglilingkod o kalagayan, o umiwas sa ilang ba- 
gay na hindi naman ipinagbabawal. Ang panata 
ay isang kusang-loob na kapahayagang ginagawa 
nang bukal sa kalooban. Yamang isa itong taimtim 
na pangako, ang panata ay kasimbigat ng isang 
sumpa, at kung minsan ay magkasamang bina- 
banggit sa Bibliya ang dalawang salitang ito. (Bil 
30:2, Mat 5:33) Ang “panata” ay isang kapahayagan 
ng intensiyon, samantalang ang “sumpa” ay isang 
panawagan sa isang nakatataas na awtoridad upang 
patunayan na totoo ang sinabi ng nanata o na inu- 
ubliga niya ang kaniyang sarili na tuparin iyon. Ka- 
dalasan ay gumagawa ng mga sumpa kapag nagti- 
tibay ng tipan.---Gen 26:28, 31:44, 53. 

Ang unang naiulat na panata ay nasa Genesis 
28:20-22, kung saan nangako si Jacob na ibibigay 
niya kay Jehova ang ikasampu ng lahat ng kaniyang 
pag-aari kung patuloy na sasakaniya si Jehova at 
pababalikin Niya siya nang payapa, anupat pinatu- 
tunayang Siya'y Diyos ni Jacob. Hindi naman naki- 
kipagtawaran si Jacob sa Diyos, kundi nais lamang 
niyang matiyak na nasa kaniya ang pagsang-ayon 
ng Diyos. Gaya ng ipinakikita ng halimbawang ito, 
ang mga patriyarka ay nanata (tingnan din ang Job 
22:27), at tulad ng iba pa nilang mga kaugalian, ang 
dati nang umiiral na mga bahaging ito ng pagsam- 
ba ay hindi nagsimula sa Kautusang Mosaiko kundi 


PANATA 


binigyang-linaw lamang nito at ginawan ng mga 
batas. 

Marami sa mga panata ay mga pakiusap sa Diyos 
upang magkamit ng kaniyang pabor at ng tagum- 
pay sa isang gawain, gaya ng ginawa ni Jacob. Ang 
isa pang halimbawa nito ay ang panata ng Israel na 
italaga sa pagkapuksa ang mga lunsod ng Canaani- 
tang hari ng Arad kung bibigyan ni Jehova ng ta- 
gumpay ang Israel. (Bil 21:1-3) May mga panata 
ring nagpapahayag ng debosyon kay Jehova at sa 
kaniyang dalisay na pagsamba (Aw 132:1-5), o nag- 
papakita na itinatalaga ng isang tao ang kaniyang 
sarili o ang kaniyang mga pag-aari para sa panta- 
nging paglilingkod. (Bil 6:2-7) Ang mga magulang 
ay maaaring gumawa ng panata may kaugnayan sa 
kanilang mga anak, gaya ng ginawa ni Hana kay Sa- 
muel. (1Sa 1:11, ihambing ang Huk 11:30, 31, 39.) Sa 
mga kasong ito, nakipagtulungan ang mga anak 
upang matupad ang panata. 

Kusang-Loob, Ngunit Dapat Tuparin Kapag 
Naipangako. Ang mga panata ay ginagawa nang 
kusang-loob. Gayunman, kapag nanata na ang isang 
tao, kailangan niya itong tuparin alinsunod sa kau- 
tusan ng Diyos. Kaya nga ang panata ay sinasabing 
"nakatalaga sa kaniyang kaluluwa,' na nagpapahiwa- 
tig na ang kaniyang buhay ay nagiging panagot sa 
pagtupad niya ng kaniyang salita. (Bil 30:2: tingnan 
din ang Ro 1:31, 32.) Yamang buhay ang nakataya, 
mauunawaan natin kung bakit hinihimok ng Kasula- 
tan ang isa na magpakaingat at isasaalang-alang 
ang mga obligasyong kaakibat bago gumawa ng pa- 
nata. Sinasabi ng Kautusan: “Kung mananata ka ng 
isang panata kay Jehova . . . walang pagsalang sisi- 
ngilin iyon sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, at iyon 
nga ay magiging kasalanan sa ganang iyo. Ngunit 
kung liliban ka sa pananata, hindi iyon magiging ka- 
salanan sa ganang iyo.”---Deu 23:21, 22. 

Gaya ng ipinahayag ng Tagapagtipon nang mag- 
laon: “Ang ipinanata mo ay tuparin mo. Mas mabu- 
ting hindi ka manata kaysa sa ikaw ay manata at 
hindi tumupad. Huwag mong pahintulutang pagka- 
salahin ng iyong bibig ang iyong laman, ni sabihin 
mo man sa harap ng anghel na iyon ay isang pag- 
kakamali.” (Ec 5:4-6) Maaaring maging silo ang 
isang panata na ginawa nang padalus-dalos dahil sa 
bugso ng kasabikan o emosyon. (Kaw 20:25) Sa 
ilalim ng Kautusan, ang isa na nanata nang di- 
pinag-iisipan ay nagkakasala sa harap ng Diyos at 
kailangang maghandog ng isang handog ukol sa 
pagkakasala. (Lev 5:4-6) Sabihin pa, walang halaga 
sa paningin ng Diyos ang panata malibang kasuwa- 
to ito ng kaniyang matuwid na mga kautusan at 
nagmula sa tamang kalagayan ng puso at espiritu. 
- Aw 51:16, 17. 

Mga panata ng mga babae sa ilalim ng Kau- 
tusan. Nasa Bilang 30:3-15 ang mga kautusan 


806 


para sa mga panata ng mga babae: May bisa ang 
panata ng anak na babae kung narinig ito ng kani- 
yang ama at hindi niya ito tinutulan, o kaya naman, 
maaari itong pawalang-saysay ng kaniyang ama. 
Gayundin, ang bisa ng panata ng asawang babae 
(o ng babaing ipinakipagtipan) ay nakadepende sa 
pagsang-ayon ng kaniyang asawa (o katipan). Kung 
pawalang-saysay ng lalaki ang panata pagkatapos 
niya itong sang-ayunan, tataglayin niya ang kama- 
lian ng babae. (Bil 30:14, 15) Kung tungkol sa baba- 
ing balo o sa babaing diniborsiyo, “ang lahat ng ba- 
gay na itinalaga niya sa kaniyang kaluluwa ay 
magkakabisa laban sa kaniya.”---Bil 30:9. 

Kaayusan Hinggil sa mga Bagay na Ipina- 
nata. Bilang pagtupad sa isang panata, maaaring 
ihandog kay Jehova ang sinumang tao o anumang 
pag-aari, kasama na ang lupain, maliban sa mga ba- 
gay na dati nang itinalaga ng Kautusan para kay 
Jehova--ang panganay, mga unang bunga, mga 
ikapu, at mga katulad nito. (Lev 27:26, 30, 32) Ya- 
ong mga ipinanata bilang “pinabanal” (sa Heb., qo'- 
dhesh, isang bagay na ibinukod bilang banal, para 
sa sagradong gamit), ay maaaring tubusin (mali- 
ban sa malilinis na hayop) sa pamamagitan ng 
pagbabayad ng espesipikong halaga sa santuwaryo. 
(Lev 27:9-27) Gayunman, hindi maaaring tubusin 
ang anumang “nakatalaga” (sa Heb., che'rem), kun- 
di iyon ay magiging ganap at permanenteng pag- 
aari ng santuwaryo o, kung itinalaga iyon sa pagka- 
puksa, pupuksain iyon nang walang pagsala.---Lev 
27:28, 29. 

Mali o Maruming mga Panata. Kadalasa'y 
sangkot ang marumi at imoral na mga gawain sa 
mga panata ng mga paganong relihiyon. Sa Fenicia, 
Sirya, at Babilonya, iniaalay sa idolo o sa templo ang 
mga kinikita sa pagpapatutot sa templo. Ipinagbawal 
sa Israel ang gayong tiwaling mga panata: “Huwag 
mong dadalhin ang upa sa isang patutot o ang ba- 
yad sa isang aso [malamang, isang pederast (sod- 
omite)] sa bahay ni Jehova na iyong Diyos para sa 
anumang panata.”--Deu 23:18, tlb sa Rbi8. 

Pagkawasak ng Jerusalem, ipinaalaala ni Jeremias 
sa mga Judiong nasa Ehipto na isang dahilan kung 
bakit sumapit sa kanila ang kapahamakan ay dahil 
gumawa sila ng mga panata at naghandog sa “rey- 
na ng langit.” Nangatuwiran naman ang mga baba- 
ing nangunguna sa gayong pagsamba sa idolo na 
ang kanilang mga panata at pagsamba sa “reyna ng 
langit" ay sinang-ayunan ng kanilang mga asawang 
lalaki at na determinado silang tuparin ang kanilang 
mga panata sa diyosang ito. Sa gayo'y idinahilan 
nila na sinusunod lamang nila ang Kautusan may 
kaugnayan sa mga panata ng mga babae (Bil 30:10- 
15). Gayunpaman, tinuligsa ni Jeremias ang kani- 
lang mga ginawa sapagkat sa totoo ay nilalabag nila 


807 


ang Kautusan dahil sa kanilang idolatriya.---Jer 44: 
19, 23-25, 2Co 6:16-18. 

Paimbabaw na mga panata. Matapos ang 
pagkatapon, hindi naman agad bumalik sa tuwirang 
pagsamba sa idolo ang mga Judio. Gayunman, 'pi- 
nawalang-bisa nila ang salita ng Diyos dahil sa ka- 
nilang tradisyon.” Ang kanilang maling pagpapaka- 
hulugan sa Kautusan ay nakaapekto sa kanilang 
paggawa ng mga panata at sa iba pang bahagi ng 
kanilang pagsamba, anupat ang relihiyosong mga 
lider nila ay paimbabaw na nagturo ng “mga utos 
ng mga tao bilang mga doktrina.” (Mat 15:6-9) Ha- 
limbawa, ayon sa tradisyong Judio, kapag sinabi ng 
isang tao sa kaniyang ama o ina, “Anumang mayro- 
on ako na pakikinabangan mo sa akin ay isang ka- 
loob na inialay sa Diyos” (isang kapahayagan ng 
pag-aalay o pagpapabanal), siya'y nananata na pa- 
babanalin niya sa Diyos ang lahat ng binanggit 
niya kung kaya hindi niya maaaring gamitin ang 
mga bagay na iyon upang tulungan ang kaniyang 
mga magulang. Sa gayo'y idinadahilan niya na ang 
templo na ang may pangunahing karapatan sa mga 
pag-aaring iyon, bagaman sa totoo ay malayang- 
malaya pa rin siyang gamitin ang mga iyon para sa 
kaniyang sarili.--Mat 15:5, 6. 

Mga Haing Nauugnay sa mga Panata. Saila- 
lim ng Kautusan, kung minsan ang ibang mga 
hain ay may kasamang isang handog na sinusunog, 
upang magpahiwatig ng lubos na pag-aalay at ng 
paghiling kay Jehova na malugod na tanggapin ang 
hain. (Lev 8:14, 18, 16:3) Ginagawa rin ito may ka- 
ugnayan sa mga panata. (Bil 6:14) Naghahain din 
ng mga handog na sinusunog sa pagganap ng pan- 
tanging mga panata. (Bil 15:3, Aw 66:13) At may ki- 
nalaman sa “haing pansalu-salo para kay Jehova 
upang tumupad sa isang panata,” kahilingan ang 
paghahandog ng isang walang-kapintasang hayop 
na ang ilang bahagi ay susunugin sa altar.--Lev 22: 
21, 22; 3:1-5. 

Hinggil sa panata ni Jepte bago siya nakipaglaban 
sa mga Ammonita (Huk 11:29-31), tingnan ang 
JEPTE. 

Ang Pagtupad ni Pablo sa Kautusan May 
Kinalaman sa mga Panata. Gumawa ng isang 
panata ang apostol na si Pablo ngunit hindi matiyak 
kung ito'y isang panata ng pagka-Nazareo o hindi. 
Hindi rin sinabi kung ginawa niya ang panata bago 
siya naging Kristiyano. Maaaring natapos niya ang 
yugto ng kaniyang panata sa Cencrea, malapit sa 
Corinto, nang ipagupit niya ang kaniyang buhok 
(Gaw 18:18) o, gaya ng ipinapalagay ng ilan, nang 
pumaroon siya sa templo sa Jerusalem kasama ng 
apat na lalaking papatapos na sa kanilang mga pa- 
nata. Gayunman, pumunta si Pablo sa templo da- 
hil sa payo ng Kristiyanong lupong tagapamahala 


PANATA 


upang maipakita na si Pablo ay lumalakad nang 
maayos at hindi nagtuturo ng pagsuway sa Kautu- 
san, gaya ng usap-usapan sa gitna ng ilang Judiong 
Kristiyano. Karaniwang kaugalian noon ang pagba- 
bayad ng gastusin ng ibang tao sa kanilang sere- 
monyal na paglilinis kapag natapos na ang yugto ng 
kanilang panata, gaya ng ginawa ni Pablo.—Gaw 
21:20-24. 

Yamang inalis na ng hain ni Jesu-Kristo ang Kau- 
tusan, narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit 
ang apostol na si Pablo at ang mga kasamahan niya 
sa Kristiyanong lupong tagapamahala ay sumang- 
ayon na tuparin ang ilang bahagi ng Kautusan: Ang 
Kautusan ay ibinigay ng Diyos na Jehova sa kani- 
yang bayang Israel. Kaya naman sinabi ng apostol 
na si Pablo, “Ang Kautusan ay espirituwal,” at sina- 
bi niya tungkol sa mga tuntunin nito, “Ang Kautu- 
san ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at 
mabuti.” (Ro 7:12, 14) Dahil dito, hindi naman hina- 
hamak ng mga Kristiyano ni itinuturing man nilang 
mali ang templo at ang mga paglilingkod na isinasa- 
gawa roon. Ang mga iyon ay hindi idolatroso. Ka- 
ragdagan pa, marami sa mga gawaing iyon ay ma- 
tagal nang kaugalian ng mga Judio. Bukod diyan, 
yamang ang Kautusan ay hindi lamang may kaug- 
nayan sa relihiyon kundi ito rin ang batas ng lupa- 
in, may mga bagay, gaya ng pagbabawal na mag- 
trabaho kapag Sabbath, na kailangang sundin ng 
lahat ng nakatira sa lupain. 

Gayunpaman, ang pangunahing punto rito ay na 
hindi umasa ang mga Kristiyano sa mga bagay na 
ito ukol sa kanilang kaligtasan. Ipinaliwanag ng 
apostol na ang ilang bagay, gaya ng pagkain ng kar- 
ne o mga gulay, ang pangingilin ng ilang araw bi- 
lang nakahihigit sa iba, maging ang pagkain ng kar- 
neng naihandog sa mga idolo bago ito nabili sa 
pamilihan bilang paninda, ay nakadepende sa bud- 
hi. Sumulat siya: “Hinahatulan ng isang tao ang 
isang araw bilang nakahihigit sa iba, hinahatulan 
ng isa pang tao ang isang araw bilang gaya ng lahat 
ng iba pa, ang bawat tao ay maging lubusang kum- 
binsido sa kaniyang sariling pag-iisip. Siya na na- 
ngingilin ng araw ay nangingilin nito para kay Je- 
hova. Gayundin, siya na kumakain ay kumakain 
para kay Jehova, sapagkat nagpapasalamat siya sa 
Diyos, at siya na hindi kumakain ay hindi kumaka- 
in para kay Jehova, at gayunma'y nagpapasalamat 
sa Diyos.” Binuod niya ang kaniyang argumento sa 
paglalahad ng simulaing ito: “Sapagkat ang kahari- 
an ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagkain 
at pag-inom, kundi nangangahulugan ng katuwi- 
ran at kapayapaan at kagalakan na may banal na 
espiritu,” at nagtapos siya: “Maligaya ang tao na 
hindi naglalagay ng kaniyang sarili sa kahatulan 
dahil sa kaniyang mga sinasang-ayunan. Ngunit 
kung mayroon siyang mga pag-aalinlangan, siya ay 


PANAUHIN 


nahatulan na kung kakain siya, sapagkat hindi siya 
kumakain dahil sa pananampalataya. Tunay nga, 
ang lahat ng bagay na hindi dahil sa pananampala- 
taya ay kasalanan.”--Ro 14:5, 6, 17, 22, 23: 1Co 
10:25-30. 

Makatutulong ang komento ng iskolar ng Bibliya 
na si Albert Barnes sa kaniyang Notes, Explanatory 
and Practical, on the Acts of the Apostles (1858) sa 
bagay na ito. Hinggil sa Gawa 21:20, na kababasa- 
han: “Pagkarinig nito [ng isang ulat na pinagpapala 
ng Diyos ang ministeryo ni Pablo sa mga bansa] ay 
pinasimulan nilang luwalhatiin ang Diyos, at sinabi 
nila sa kaniya: “Nakikita mo, kapatid, kung ilang li- 
bong mananampalataya ang nasa gitna ng mga Ju- 
dio, at silang lahat ay masigasig sa Kautusan,” ga- 
nito ang komento ni Barnes: “Ang tinutukoy rito ay 
ang kautusan tungkol sa pagtutuli, mga hain, pag- 
kain ng mga karne at pangingilin ng mga araw, 
mga kapistahan, at iba pa. Waring kataka-taka na ti- 
nutupad pa rin nila ang mga ritwal na iyon, yamang 
malinaw na pinawi na ng Kristiyanismo ang mga 
iyon. Ngunit dapat nating tandaan, (1.) Na itinakda 
ng Diyos ang mga ritwal na iyon, at na sinanay 
sila na tuparin ang mga iyon. (2.) Na sinunod ng 
mga apostol ang mga iyon habang sila'y nasa Jeru- 
salem, at minabuti nila na huwag tahasang salansa- 
ngin ang mga iyon. [Gaw 3:1; Luc 24:53] (3.) Na hin- 
di kailanman pinagtalunan sa Jerusalem ang usapin 
hinggil sa pagtupad sa mga iyon. Bumangon ang 
usapin tanging sa gitna ng mga Gentil na nakum- 
berte, kung saan ito talagang babangon, sapagkat 
kung ang mga iyon ay kailangang tuparin, tiyak na 
ipapataw iyon sa kanila ng mga awtoridad. (4.) Ang 
pasiya ng sanggunian (kab. xv.) ay kapit lamang sa 
mga Gentil na nakumberte. [Gaw 15:23]... (5.) Ma- 
aasahan na habang higit na nauunawaan ang relihi- 
yong Kristiyano--at habang lalo itong lumalawak, 
nagiging malaya, at [pangkalahatan], ang kakai- 
bang mga kaugalian mula kay Moises ay tiyak na 
isasaisantabi nang di-pinagtatalunan at walang ka- 
guluhan. Kung ang usapin ay pinagtalunan [nang 
hayagan] sa Jerusalem, tiyak na lalo pang darami 
ang pagsalansang sa Kristiyanismo, at mahaha- 
ti ang iglesyang Kristiyano sa mga paksiyon, at 
lubhang mapipigilan ang pagsulong ng doktrinang 
Kristiyano. Dapat din nating tandaan, (6.) Na sa ka- 
ayusang inilaan ng Diyos, malapit na ang panahon 
kung kailan wawasakin ang templo, ang lunsod, at 
ang bansa, na papawi sa mga hain, at lubusang ta- 
tapos magpakailanman sa pagtupad sa mga ritwal 
na Mosaiko. Yamang napakalapit na noon ng pagka- 
wasak na iyon, at yamang ito'y epektibong argu- 
mento upang huwag nang tuparin ang mga ritwal 
na Mosaiko, hindi na ipinahintulot ng Dakilang Ulo 
ng iglesya na pagtalunan pa ng mga alagad sa Jeru- 
salem ang usapin hinggil sa pagtupad sa mga iyon.” 


808 
PANAUHIN. Tingnan ang PAGKAMAPAGPATULOY. 


PANDARAYA [sa Ingles, fraud]. Ang sinasad- 
yang paggamit ng panlilinlang o pagbaluktot sa ka- 
totohanan sa layuning udyukan ang isang tao na 
ibigay ang kaniyang mahalagang pag-aari o isuko 
ang isang legal na karapatan. Ang terminong He- 
breo na isinasalin bilang ‘dayain’ (@shaq7 Lev 6:2) 
ay may saligang diwa na maling paggamit ng lakas, 
kapangyarihan, o awtoridad sa ibang tao. Kaya 
naman, isinasalin din ito bilang 'siilin. (Ec 4:1: 
Isa 52:4) Ang pandiwang Griego na a-po-ste-reo 
naman ay nangangahulugang “pagkaitan, dayain.” 
(1Co 7:5, Mar 10:19) Ang pangngalang Griego na 
dolos (“pandaraya”, Gaw 13:10) ay isinasalin din bi- 
lang “panlilinlang. ”---Mar 7:22. 

Ayon sa pagkakagamit sa Bibliya, ang pandara- 
ya ay karaniwang iniuugnay sa mga ugnayang 
pangnegosyo. Ipinagbabawal ng kautusan ng Diyos 
ang di-tapat na mga transaksiyon sa negosyo. Ang 
mga Israelita ay dapat na maging matapat sa isa't 
isa. Espesipikong ipinagsanggalang ng Kautusan 
ang upahang trabahador. (Lev 19:13, Deu 24:14: 
ihambing ang San 5:4.) Inihanay ni Jesu-Kristo sa 
“mga utos” ng Diyos ang pagbabawal sa pandara- 
ya. (Mar 10:19) Sa ilalim ng tipang Kautusan, kung 
dinaya ng isang tao ang kaniyang kasamahan at 
nang maglaon ay nagsisi siya at inihayag niya ito, 
anupat nagtapat siya, kailangan niyang isauli sa ta- 
ong napinsala ang buong halaga at isang kalima ni- 
yaon, at maghahandog din siya kay Jehova ng 
handog ukol sa pagkakasala.---Lev 6:1-7. 

Sa Kasulatan, itinuturing ding pandaraya ang 
huwad na mga anyo ng relihiyon. Ang matinding 
pagtuligsa ni Pablo kay Elimas na manggagaway 
ay humantong sa pagkabulag ni Elimas dahil sa 
pandaraya at kabuktutang ginagawa niya noon sa 
pamamagitan ng “pagpilipit sa matuwid na mga 
daan ni Jehova.” (Gaw 13:8-11) Itinuwid din ni Pa- 
blo ang mga Kristiyano sa Corinto dahil dinada- 
la nila ang isa't isa sa hukuman, anupat sinabi 
niya na ginagawan nila ng mali at dinadaya ang 
kanilang mga kapatid kapag nagtutungo sila sa hu- 
kuman sa harap ng mga taong di-matuwid at hin- 
di sa harap ng mga banal sa kongregasyon. Dapat 
sana ay hayaan na lamang nilang madaya sila sa 
halip na dalhin nila ang gayong mga usapin sa ha- 
rap ng mga tao sa sanlibutan.---1Co 6:1-8. 

Malimit magbabala at manuligsa ang Bibliya la- 
ban sa pandaraya at mapandayang mga gawain, 
anupat itinatawag-pansin din nito na hahatulan ng 
Diyos ang mga mandaraya at ililigtas niya ang 
kaniyang bayan mula sa gayong mga tao.—Aw 
62:10: 72:4: 103:6; Kaw 14:31, 22:16, 28:16, Mik 2: 
1, 2, Mal 3:5. 


809 


PANDINIG. Tingnan ang PAGKAMASUNURIN: TA- 


INGA, PANDINIG. 


PANDURUSTA, KADUSTAAN [sa Ingles, 
reproach]. Paninirang-puri, pagpapahiya, o panlili- 
bak, maaaring sa makatuwirang dahilan o hindi. Ito 
ang karaniwang salin ng pangngalang Griego na 
o-nei-di:smos' (at o'nei-dos) at ng pangngalang He- 
breo na cherpah'--Ihambing ang Gen 30:23, Aw 
69:9: Luc 1:25, Ro 15:3. 

Sabihin pa, maaaring iba-iba ang sanhi ng kadus- 
taan depende sa mga kalagayan. Noong panahon ng 
tipang Kautusan, ang pagiging di-tuli ng isang lala- 
king Israelita ay isang sanhi ng kadustaan. (Iham- 
bing ang Huk 14:3.) Kaya naman, pagkatawid nila 
sa Jordan, nang matuli na ang lahat ng mga lala- 
king ipinanganak noong panahon ng paglalakbay sa 
ilang, sinabi ni Jehova: “Ngayon ay iginulong ko ang 
pandurusta ng Ehipto mula sa inyo.” (Jos 5:2-9) 
Yamang ipinahihiwatig ng katibayan na ang mga 
Ehipsiyo noon ay nagsasagawa ng pagtutuli, maaa- 
ring ang ibig sabihin nito ay na wala nang saligan 
ang mga Ehipsiyo para dustain ang Israel dahil sa 
di-tuli ang karamihan sa kalalakihan nito. (Jer 9:25, 
26, tingnan ang PAGTUTULI.) Sa kabilang dako, ang 
pagtutuli ay isang “tanda ng tipan” sa pagitan ni Je- 
hova at ng binhi ni Abraham. (Gen 17:9-11) Sa ga- 
yon, nang tuliin ang bagong salinlahi na nagsilaki sa 
ilang (yamang namatay na roon ang nakatatandang 
salinlahi), maaaring nagpapahiwatig ito ng muling 
pagpapatibay ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos. 
Palibhasa'y nagwakas na ang 40 taon ng pagpapa- 
gala-gala, pinagpapakitaan na rin sila ng Diyos ng 
kaniyang lingap. Dinala niya sila sa Lupang Panga- 
ko at tutulungan niya silang sakupin iyon. Samaka- 
tuwid, napabulaanan ang anumang nakaraang pag- 
tuya, o pandurusta, ng mga Ehipsiyo na bunga ng 
pag-aakala ng mga ito na hindi kayang dalhin ni Je- 
hova ang Israel sa sarili nitong lupain. Samantala, 
ang mga Kristiyanong nasa ilalim ng bagong tipan, 
Judio man o Gentil, ay hindi dinudusta kung hindi 
sila tuli.---Ro 2:25-29, 3:28-30, 4:9-12: 1Co 7:18, 19. 

Sa mga babaing Hebreo, ang malaon na pagkawa- 
lang-asawa o pagkabalo (Isa 4:1: 54:4), gayundin 
ang pagkabaog (Gen 30:23, Luc 1:25), ay itinuturing 
na isang kadustaan. Walang alinlangang nakaapek- 
to sa pangmalas na ito ang pangako ng Diyos hing- 
gil sa binhi ni Abraham na magiging tulad ng “mga 
butil ng buhangin na nasa baybay-dagat.” (Gen 
22:15-18, ihambing ang 24:59, 60.) Sa kabaligtaran, 
pinapurihan ng apostol na si Pablo ang pagkawa- 
lang-asawa kapuwa ng mga lalaki at mga babae ka- 
pag ang motibo ay upang makapaglingkod sa Diyos 
nang hindi nababahagi ang pansin. Hinggil naman 
sa babaing balo, sinabi niya na “siya ay mas ma- 
ligaya kung mananatili siya sa kaniyang kalaga- 


PANDURUSTA, KADUSTAAN 


yan, ayon sa aking opinyon."”--1Co 7:25-28, 32-40, 
ihambing ang Mat 19:10-12. 

Gayunman, ang mga paglabag na gaya ng idola- 
triya, pangangalunya, pagnanakaw, at iba pang uri 
ng imoralidad, ay mga namamalaging sanhi ng ka- 
dustaan, gaya rin ng lahat ng uri ng kawalang-kata- 
patan sa Diyos.---2Sa 13:13, Kaw 6:32, 33; Ro 1:18- 
32, 2:17-24. 

Yaong mga naghahangad ng pagsang-ayon ng 
Diyos ay hindi maaaring manirang-puri sa iba. 
Hinggil sa isa na maaaring maging panauhin sa tol- 
da ng Diyos, sinabi ng salmista: “Sa kaniyang kasa- 
mahan ay wala siyang ginagawang masama, at 
hindi siya nagsasalita ng pandurusta laban sa kani- 
yang matalik na kakilala,” samakatuwid nga, hindi 
siya nagkakalat ng impormasyon na makasisirang- 
puri sa kaniyang matalik na kakilala. (Aw 15:1, 3) 
Ang isa na nandaraya sa maralita o umaalipusta sa 
kaniya ay aktuwal na dumudusta sa Diyos (Kaw 
14:31, 17:5), gaya rin niyaong mga nandurusta sa 
mga lingkod ng Diyos. (Aw 74:18-23) Sa bandang 
huli, ang gayong pandurusta ay hahantong sa kapa- 
hamakan para sa mga nagsasagawa niyaon.---Zef 
2:8-10. 

Pinatatahimik ni Jehova ang Kadustaan ng 
Kaniyang Bayan. Kapag nagsasagawa ang mga 
Israelita ng huwad na pagsamba o ng di-matuwid na 
mga gawain, dinudusta nila ang Diyos na Jehova, 
sapagkat pinagtitingin nilang walang pagkakaiba 
ang pagsamba kay Jehova at ang pagsamba ng 
mga bansang nakapalibot sa kanila. (Isa 65:7) Dahil 
sa kanilang kawalang-katapatan, pinahintulutan ng 
Diyos na sila'y dumanas ng kapahamakan, anupat 
sila'y naging tampulan ng pandurusta sa gitna ng 
mga bansa. (Eze 5:14, 15) Palibhasa'y hindi kinilala 
ng ibang mga bansa na ang kahatulang ito ay mula 
sa Diyos, ipinalagay nila na ito'y dahil sa hindi niya 
kayang iligtas ang Israel, kaya naman nagdulot ito 
ng higit na kadustaan kay Jehova. Samakatuwid, 
nang isauli niya ang mga Israelita salig sa kanilang 
pagsisisi, nilinis ni Jehova ang gayong kadustaan 
mula sa kaniyang pangalan.--Eze 36:15, 20, 21, 
30-36. 

Kapag bumabangon ang mga situwasyon na para 
bang pinabayaan na ng Diyos ang kaniyang bayan, 
iniisip ng iba na hindi niya sila pinoprotektahan o pi- 
nagpapala at dahil dito ay nagbubunton sila ng ka- 
dustaan sa bayan ng Diyos. (Aw 31:9-11, 42:10; 74: 
10, 11: 79:4, 5: 102:8, 9: Joe 2:17-19) Ngunit sa ban- 
dang huli ay ipinakikita ni Jehova ang kaniyang 
mga gawa ng pagliligtas at sa gayo'y pinatatahimik 
niya ang mga nandurusta.--Ne 1:3, 2:17: 4:4: 6:16. 

Pagpapasan ng Kadustaan Alang-alang kay 
Kristo. Sa pagtupad ng kanilang atas, ang mga 
lingkod ni Jehova ay dinudusta rin niyaong mga 


PANGALAN 


pinagsuguan sa kanila. Ganito ang naging karana- 
san ni Jeremias (Jer 6:10: 15:15-18: 20:8), ni Kristo 
Jesus (Mat 27:44: Mar 15:32, Ro 15:3), at ng kani- 
yang mga tagasunod (Heb 10:33). May dahilang 
magalak ang indibiduwal na dinudusta alang-alang 
kay Kristo, yamang ang kaniyang patuloy na kata- 
patan sa ilalim ng gayong pandurusta ay aakay sa 
malaking gantimpala sa langit (Mat 5:11, Luc 6:22, 
23) at nagsisilbing patotoo na taglay niya ang espi- 
ritu ng Diyos. (1Pe 4:14) Samakatuwid, hindi dapat 
katakutan ang pandurusta. Sa mga nakaaalam ng 
katuwiran, sinabi ni Jehova: “Huwag ninyong kata- 
kutan ang pandurusta ng mga taong mortal, at hu- 
wag kayong mangilabot dahil lamang sa kanilang 
mapang-abusong mga salita.”--Isa 51:7. 

Bagaman batid ni Jesus ang malaking kadustaang 
sasapit sa kaniya, kusang-loob siyang nagpasakop 
sa paggawa ng kalooban ng kaniyang Ama hang- 
gang sa puntong dumanas siya ng isang kahiya- 
hiyang kamatayan sa isang pahirapang tulos. (Isa 
53:3-7: Ju 10:17, 18; Heb 12:2, 13:12, 13) Upang ma- 
kagawa ng kabutihan sa iba, hindi niya pinalugdan 
ang kaniyang sarili kundi naging handa siyang tu- 
manggap ng kadustaan mula sa mga tao na sa sali- 
ta at gawa ay dumudusta sa Diyos na Jehova. Itina- 
wag-pansin ito ng apostol na si Pablo noong idiniriin 
niya ang tamang saloobin na dapat ipakita sa mga 
mahihina sa espirituwal: “Gayunman, tayong mala- 
lakas ay dapat na magdala ng mga kahinaan niya- 
ong hindi malalakas, at huwag magpalugod sa ating 
sarili. Palugdan ng bawat isa sa atin ang kaniyang 
kapuwa sa anumang mabuti para sa kaniyang ikati- 
tibay. Sapagkat maging ang Kristo ay hindi nagpa- 
lugod sa kaniyang sarili, kundi gaya nga ng nasusu- 
lat: “Ang mga pandurusta niyaong mga nandurusta 
sa iyo ay nahulog sa akin.”” (Ro 15:1-3) Sa naunang 
kabanata (Ro 14), tinalakay ni Pablo ang mga kahi- 
naan ng ilang Kristiyano na dahil sa budhi ay may 
mga pag-aalinlangan hinggil sa ilang pagkain o sa 
pangingilin ng isang araw, ipinakita niya ang pa- 
ngangailangang umiwas na maging sanhi ng ikati- 
tisod ng mga iyon at ang pangangailangang patiba- 
yin ang mga iyon. Malamang na nangangahulugan 
ito na yaong malalakas sa unawa, pananampalata- 
ya, at budhi ay dapat maghigpit sa kanilang sarili sa 
paggamit ng kanilang mga karapatan, at maaaring 
hindi ito magiging kaayaaya sa kanila. Gayunpa- 
man, dapat nilang “pasanin” (dito, ipinahihintulot 
ng pandiwa kapuwa ang diwa ng “dalhin” at “pagti- 
isan o batahin” [ihambing ang Gal 6:2, Apo 2:2]) ang 
anumang pabigat na maaaring idulot sa kanila ng 
mga kahinaang iyon bilang pagtulad kay Kristo. 
(Ihambing ang Mat 17:17-20, gayundin ang pana- 
nalita ni Moises sa Bil 11:10-15.) Karagdagan pa, 
hindi nila dapat sikaping tamuhin ang pabor, pagpa- 
pala, at mga gantimpala ng Diyos, samantalang ipi- 


810 


nagwawalang-bahala ang mga mahihina sa espiri- 
tuwal na itinuturing silang mga sagabal o kaya'y 
hinahayaan silang masilo ng Kalaban dahil hindi 
sila pinagpakitaan ng konsiderasyon at tinulungan 
ng malalakas na ito.--Ihambing ang 1Co 9:19-23, 
10:23-33. 

Huwag Magdulot ng Kadustaan sa Pamama- 
gitan ng Paggawa ng Masama. Bagaman ina- 
asahan ng isang Kristiyano na siya'y dudustain 
alang-alang sa katuwiran, hindi siya dapat “magdu- 
sa... bilang isang mamamaslang o magnanakaw 
o manggagawa ng kasamaan o bilang isang mapa- 
kialam sa mga bagay-bagay ng ibang tao.” (1Pe 4: 
15, 16) Ang isa sa mga kuwalipikasyon ng isang ta- 
gapangasiwa sa kongregasyong Kristiyano ay ang 
pagkakaroon niya ng “mainam na patotoo mula sa 
mga tao sa labas, upang hindi siya mahulog sa ka- 
dustaan.” Makatutulong ito upang hindi mawalang- 
dangal ang posisyong iyon at upang maiwasan ang 
paglaganap ng di-kaayaayang usap-usapan tungkol 
sa mga tunay na Kristiyano dahil sa paggawi ng isa 
sa mga prominenteng miyembro ng kongregasyon. 
-ITi 3:7. 


PANGALAN. Isang salita o parirala na nagsi- 
silbing pantanging katawagan sa isang persona, lu- 
gar, hayop, halaman, o iba pang bagay. Ang “pa- 
ngalan” ay maaaring mangahulugan ng reputasyon 
ng isang persona o ang persona mismo. 

Ang Diyos na Jehova ang “pinagkakautangan ng 
pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa.” 
(Efe 3:14, 15) Itinatag niya ang unang pamilya ng 
tao at pinahintulutan niyang magkaroon ng mga 
anak sina Adan at Eva. Sa gayon, utang sa kaniya 
ng mga angkan sa lupa ang kanilang pangalan. Siya 
rin ang Ama ng kaniyang makalangit na pamilya. 
At kung paanong tinatawag niya ang lahat ng di- 
mabilang na bituin ayon sa kanilang mga pangalan 
(Aw 147:4), tiyak na binigyan din niya ng mga pa- 
ngalan ang mga anghel.---Huk 13:18. 

Ang isang kapansin-pansing halimbawa kung pa- 
ano pinapanganlan noon ang isang bagong bagay 
ay ang makahimalang paglalaan ng manna. Nang 
una itong makita ng mga Israelita, naibulalas nila: 
“Ano ito?” (man hu’?) (Exo 16:15) Maliwanag na ito 
ang dahilan kung bakit nila ito tinawag na “manna,” 
malamang na nangangahulugang “Ano ito?”---Exo 
16:31. 

Nagkakaiba-iba ang opinyon ng mga iskolar tung- 
kol sa pinagmulan ng ilang pangalan, sa mga sali- 
tang-ugat na bumubuo sa mga ito, at sa kahulugan 
ng mga ito. Dahil dito, iba-iba ang kahulugang ibi- 
nibigay ng mga reperensiyang akda para sa mga 
pangalan sa Bibliya. Sa publikasyong ito, ang Bibli- 
ya mismo ang pangunahing awtoridad na ginamit 
upang malaman ang kahulugan ng mga pangalan. 


811 


Ang isang halimbawa ay ang kahulugan ng panga- 
lang Babel. Sa Genesis 11:9, isinulat ni Moises: “Iyan 
ang dahilan kung bakit tinawag na Babel ang pa- 
ngalan nito, sapagkat doon ay ginulo ni Jehova ang 
wika ng buong lupa.” Dito, iniugnay ni Moises ang 
“Babel” sa pandiwang salitang-ugat na ba-la!' (gulu- 
hin), sa gayo'y ipinahihiwatig na ang “Babel” ay na- 
ngangahulugang “Kaguluhan.” 

Ang mga pangalan sa Bibliya ay maaaring binu- 
buo ng isang salita, parirala, o kaya'y pangungusap. 
Kadalasan, ang mga pangalang may mahigit sa 
isang pantig ay may mga pinaikling anyo. Kapag 
hindi espesipikong sinasabi ng Bibliya ang pinagmu- 
lan ng isang pangalan, sinisikap na malaman ang 
salitang-ugat o ang mga bahagi nito sa pamamagi- 
tan ng paggamit ng kinikilala at makabagong mga 
diksyunaryo. Ang diksyunaryong ginamit upang 
alamin ang mga salitang-ugat ng mga pangalang 
Hebreo at Aramaiko ay ang Lexicon in Veteris Tes- 
tamenti Libros (nina L. Koehler at W. Baumgartner, 
Leiden, 1958), kasama na ang bahagyang natapos 
na rebisyon nito. Para naman sa mga pangalang 
Griego, ang ikasiyam na edisyon ng A Greek-English 
Lexicon (nina H. G. Liddell at R. Scott at nirebisa ni 
H. S. Jones, Oxford, 1968) ang pangunahing diksyu- 
naryo na sinangguni. Pagkatapos, ang mga saling 
matatagpuan sa Bagong Sanlibutang Salin ng Banal 
na Kasulatan ang ginamit upang bigyan ng kahulu- 
gan ang mga salitang-ugat na ito. Halimbawa, ang 
pangalang Elnatan ay binubuo ng mga salitang-ugat 
na “El (Diyos) at nathan” (ibigay), sa gayon ay na- 
ngangahulugang “Ang Diyos ay Nagbigay.”---Iham- 
bing ang Gen 28:4, kung saan ang na-than'ay isina- 
saling “ibinigay.” 

Pangalan ng mga Hayop at mga Halaman. 
Ipinagkaloob ng Diyos na Jehova sa unang taong si 
Adan ang pribilehiyong panganlan ang nakababa- 
bang mga nilalang. (Gen 2:19) Tiyak na ang mga 
pangalang ibinigay ay naglalarawan. Ipinahihiwatig 
ito ng ilan sa mga pangalang Hebreo ng mga hayop 
at maging ng mga halaman. Ang isang salitang He- 
breo para sa “asno” (chamohr') ay maliwanag na 
nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “mamula,” anupat tumutukoy sa karaniwang 
kulay ng hayop na ito. Maliwanag na ginagaya ng 
pangalang Hebreo para sa batu-bato (tohr o tor) ang 
malungkot na huning “tur-r-r tur-r-r” ng ibong ito. 
“Isa na gumigising” ang tawag naman sa puno ng 
almendras, maliwanag na dahil isa ito sa mga pu- 
nungkahoy na pinakamaagang mamulaklak. 

Pangalan ng mga Lugar at Kaanyuan ng 
Lupain. Kung minsan, ipinapangalan ng mga tao 
sa mga lugar ang pangalan nila, ang pangalan ng 
kanilang mga supling, o ng kanilang mga ninuno. 
Nagtayo ng isang lunsod ang mamamaslang na si 


PANGALAN 


Cain at ipinangalan niya rito ang pangalan ng kani- 
yang anak na si Enoc. (Gen 4:17) Pinasimulan ni 
Noba na tawagin ayon sa sarili niyang pangalan ang 
nalupig na lunsod ng Kenat. (Bil 32:42) Matapos bi- 
hagin ng mga Danita ang Lesem, tinawag nilang 
Dan ang lunsod na iyon, yamang ito ang pangalan 
ng kanilang ninuno.--Jos 19:47: tingnan din ang 
Deu 3:14. 

Gaya sa kaso ng mga altar (Exo 17:14-16), mga 
balon (Gen 26:19-22), at mga bukal (Huk 15:19), 
ang mga lugar noon ay kadalasang pinapanganlan 
ayon sa mga pangyayaring naganap doon. Ang mga 
halimbawa nito ay ang Babel (Gen 11:9), Jehova- 
jireh (Gen 22:13, 14), Beer-sheba (Gen 26:28-33), 
Bethel (Gen 28:10-19), Galeed (Gen 31:44-47), Sucot 
(Gen 33:17), Abel-mizraim (Gen 50:11), Masah, Meri- 
ba (Exo 17:7), Tabera (Bil 11:3), Kibrot-hataava (Bil 
11:34), Horma (Bil 21:3), Gilgal (Jos 5:9), Mababang 
Kapatagan ng Acor (Jos 7:26), at Baal-perazim (2Sa 
5:20). 

May mga pagkakataon na ang pisikal na mga kaan- 
yuan naman ang nagsisilbing saligan ng mga panga- 
lan ng mga lugar, mga bundok, at mga ilog. Walang 
alinlangan na ang mga lunsod ng Geba at Gibeah (ka- 
puwa nangangahulugang “Burol”) ay pinanganlan 
nang gayon dahil sa mga burol na naroroon. Ang pa- 
ngalan naman ng Lebanon (nangangahulugang “Pu- 
til[ng Bundok]”) ay maaaring ibinigay rito dahil sa 
mapusyaw na kulay ng batong-apog na mga dalisdis 
at mga taluktok nito o dahil sa kalagayan na ang mas 
matataas na dalisdis nito ay nababalutan ng niyebe 
sa kalakhang bahagi ng taon. Kapag malapit sa mga 
balon, mga bukal, at mga daanang-tubig, ang mga 
bayan at mga lunsod ay kadalasang binibigyan ng 
pangalan na may unlaping “en” (bukal), “beer” (ba- 
lon), at “abel” (daanang-tubig). 

Ang ibang mga pangalan naman ay halaw sa laki, 
hanapbuhay, at produkto ng lupain. Ang mga ha- 
limbawa nito ay ang Betlehem (nangangahulugang 
“Bahay ng Tinapay"), Betsaida (Bahay ng Manga- 
ngaso (o, Mangingisda)), Gat (Pisaan ng Ubas), at 
Bezer (Dakong Di-malapitan). 

May mga lugar din na tinawag ayon sa pangalan 
ng mga hayop at mga halaman, anupat marami sa 
mga pangalang ito ay lumilitaw sa anyong tamba- 
lan. Kabilang sa mga ito ang Aijalon (nangangahu- 
lugang “Dako ng Babaing Usa, Dako ng Lalaking 
Usa"), En-gedi (Bukal ng Batang Kambing), En- 
eglaim (Bukal ng Dalawang Guya), Akrabim (Mga 
Alakdan), Baal-tamar (May-ari ng Puno ng Palma), 
at En-Tapua (Bukal ng (Puno ng) Mansanas). 

Kalimitan na, ang “Bet” (nangangahulugang “ba- 
hay”), “baal” (may-ari, panginoon), at “kiriat” (ba- 
yan) ay nagsisilbing unang bahagi ng mga tamba- 
lang pangalan. 


PANGALAN 


Pangalan ng mga Tao. Sa mas naunang yug- 
to ng kasaysayan ng Bibliya, ang mga bata ay bi- 
nibigyan ng pangalan pagkapanganak sa kanila. 
Ngunit noong dakong huli, ang mga batang lala- 
king Hebreo ay pinapanganlan lamang kapag ti- 
nuli na sila sa ikawalong araw. (Luc 1:59, 2:21) 
Kadalasan, ang ama o ang ina ang nagpapanga- 
lan sa sanggol. (Gen 4:25, 5:29, 16:15: 19:37, 38, 
29:32) Gayunman, ang isang kapansin-pansing ek- 
sepsiyon dito ay ang anak na lalaki na ipinanga- 
nak ni Ruth kay Boaz. Ang bata ay pinanganlang 
Obed (nangangahulugang “Lingkod, Isa na Nagli- 
lingkod”) ng mga kapitbahay na babae ng biye- 
nang babae ni Ruth na si Noemi. (Ru 4:13-17) May 
mga pagkakataon din na tumatanggap ang mga 
magulang ng tagubilin mula sa Diyos tungkol sa 
pangalang ibibigay nila sa kanilang mga anak. 
Ang ilan sa mga nabigyan ng kanilang pangalan sa 
ganitong paraan ay sina Ismael (Naririnig (Pinaki- 
kinggan) ng Diyos) (Gen 16:11), Isaac (Pagtawa) 
(Gen 17:19), Solomon (mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “kapayapaan”) (1Cr 22:9), at 
Juan (katumbas sa Tagalog ng Jehohanan, nanga- 
ngahulugang “Si Jehova ay Nagpakita ng Lingap, Si 
Jehova ay Nagmagandang-loob") (Luc 1:13). 

Kadalasan, ang mga pangalang ibinigay ayon sa 
tagubilin ng Diyos ay may makahulang kahulugan. 
Ipinakita ng pangalan ng anak na lalaki ni Isaias na 
si Maher-salal-has-baz (nangangahulugang “Magma- 
dali, O Samsam! Nagmadali Siya Patungo sa Daram- 
bungin; o, Nagmamadali Patungo sa Samsam, Nag- 
madali Siya Patungo sa Darambungin") na susupilin 
ng hari ng Asirya ang Damasco at Samaria. (Isa 8: 
3, 4) Ang pangalan ng anak na lalaki ni Oseas na si 
Jezreel (Ang Diyos ay Maghahasik ng Binhi) ay nag- 
pahiwatig na sa hinaharap ay pagsusulitin ang sam- 
bahayan ni Jehu. (Os 1:4) Ipinakita naman ng mga 
pangalan ng dalawa pang anak na isinilang ng asawa 
ni Oseas, sina Lo-ruhama ([Siya ay] Hindi Pinagpaki- 
taan ng Awa) at Lo-ami (Hindi Ko Bayan) ang pagta- 
takwil ni Jehova sa Israel. (Os 1:6-10) Sa kaso ng 
Anak ng Diyos, ang pangalang Jesus (Si Jehova ay 
Kaligtasan) ay makahulang tumukoy sa papel niya bi- 
lang Tagapagligtas na inatasan ni Jehova, o paraan ng 
pagliligtas ni Jehova.---Mat 1:21, Luc 2:30. 

Kadalasan, masasalamin sa pangalang ibinigay sa 
isang bata ang mga kalagayan noong ipanganak 
siya o ang mga damdamin ng ama o ng ina. (Gen 
29:32-30:13, 17-20, 22-24: 35:18; 41:51, 52; Exo 
2:22; 1Sa 1:20; 4:20-22) Pinanganlan ni Eva na Cain 
(nangangahulugang “Isang Bagay na Iniluwal”) ang 
kaniyang panganay, sapagkat, gaya ng sabi niya: 
“Ako ay nagluwal ng isang lalaki sa tulong ni Jeho- 
va.” (Gen 4:1) May kinalaman sa anak na lalaking 
isinilang ni Eva na itinuring niyang kapalit ng pinas- 
lang na si Abel, binigyan niya ito ng pangalang Set 


812 


(Inilaan, Inilagay, Itinalaga). (Gen 4:25) Pinanganlan 
ni Isaac na Jacob (Isa na Sumusunggab sa Sakong, 
Kaagaw) ang nakababata sa kambal niyang mga 
anak, sapagkat nang ipanganak ang batang ito, na- 
kahawak ito sa sakong ni Esau na kaniyang kapatid. 
--Gen 25:26, ihambing ang kaso ni Perez sa Gen 38: 
28, 29. 

Kung minsan, ang pangalang ibinibigay sa sang- 
gol ay ibinabatay sa kaniyang hitsura nang ipa- 
nganak siya. Tinawag na Esau (nangangahulugang 
“Mabalahibo") ang panganay na anak ni Isaac da- 
hil napakamabalahibo niya nang siya'y ipanganak. 
--Gen 25:25. 

Kadalasan, ang mga pangalang ibinibigay sa mga 
bata ay tinatambalan ng El (nangangahulugang 
“Diyos") o ng isang pinaikling anyo ng banal na pa- 
ngalang Jehova. Sa gayong mga pangalan ay maki- 
kita ang inaasam ng mga magulang, ang kani- 
lang pagpapahalaga dahil pinagpala sila ng supling, 
o ang kanilang pagkilala sa Diyos. Ang mga halim- 
bawa nito ay Jedeias (posible, Magalak Nawa si Je- 
hova), Elnatan, (Ang Diyos ay Nagbigay), Jebere- 
kias (Si Jehova ay Nagpapala), Jonatan (Si Jehova 
ay Nagbigay), Jehozabad (malamang, Si Jehova ay 
Nagkaloob), Eldad (posible, Ang Diyos ay Umibig), 
Abdiel (Lingkod ng Diyos), Daniel (Ang Aking Hu- 
kom ay Diyos), Jehozadak (malamang, Inaaring Ma- 
tuwid ni Jehova), at Pelatias (Si Jehova ay Naglaan 
ng Pagtakas). 

Ang “Ab” (nangangahulugang “ama"), “ah” (ka- 
patid na lalaki), “am” (bayan), “bat” (anak na ba- 
bae), at “ben” (anak na lalaki) ay bahagi naman ng 
mga tambalang pangalan na gaya ng Abida (Naki- 
lala (Ako) ng Ama), Abias (Ang Aking Ama ay si 
Jehova), Ahiezer (Ang Aking Kapatid ay Isang Ka- 
tulong), Amihud (Ang Aking Bayan ay Dangal), 
Aminadab (Ang Aking Bayan ay Nakahanda (Ma- 
rangal: Bukas-palad)), Bat-sheba (Anak na Babae 
ng Kasaganaan, posible, Anak na Babae na |[Isi- 
nilang Noong] Ikapito[ng Araw]), at Ben-hanan 
(Anak ng Isa na Nagpapakita ng Lingap, Anak 
ng Isa na Magandang-loob). Ang “Melec" (hari), 
“adon” (panginoon), at “baal” (may-ari, panginoon) 
ay itinatambal din sa ibang mga salita upang ma- 
kabuo ng mga tambalang pangalan tulad ng Abi- 
melec (Ang Aking Ama ay Hari), Adonias (Si Jeho- 
va ay Panginoon), at Baal-tamar (May-ari ng Puno 
ng Palma). 

Ang mga katawagan para sa mga hayop at mga 
halaman ay isa pang pinagmumulan ng mga panga- 
lan ng mga tao. Ang ilan sa mga pangalang ito 
ay Debora (nangangahulugang “Bubuyog"), Dorcas 
o Tabita (Gasela), Jonas (Kalapati), Raquel (Babaing 
Tupa), Sapan (Kuneho sa Batuhan), at Tamar (Puno 
ng Palma). 


813 


Gaya ng ipinahihiwatig ng pag-uulit ng ilang 
pangalan sa mga talaan ng angkan, lumilitaw na 
naging karaniwang kaugalian noon na ipangalan 
sa mga bata ang pangalan ng isang kamag-anak. 
(Tingnan ang 1Cr 6:9-14, 34-36.) Ito ang dahilan 
kung bakit tinutulan ng mga kamag-anak at mga 
kakilala ni Elisabet ang pagnanais niyang pangan- 
lang Juan ang kaniyang bagong-silang na anak. 
--luc 1:57-61, tingnan ang TALAANGKANAN (Pag- 
uulit ng mga pangalan). 

Noong unang siglo C.E., pangkaraniwan sa mga 
Judio, lalo na sa mga Judiong naninirahan sa labas 
ng Israel o sa mga lunsod na may haluang populas- 
yon ng mga Judio at mga Gentil, na magkaroon ng 
isang pangalang Hebreo o Aramaiko at isang pa- 
ngalang Latin o Griego. Maaaring ito ang dahilan 
kung bakit si Dorcas ay tinatawag ding Tabita at ang 
apostol na si Pablo naman ay pinanganlan ding Saul. 

Kung minsan, ang mga pangalan ay itinuturing 
na nagpapahiwatig ng personalidad o ng mga ugali 
ng isang indibiduwal. Tungkol sa kaniyang kapatid, 
ganito ang sinabi ni Esau: “Hindi ba iyan ang dahi- 
lan kung bakit ang kaniyang pangalan ay tinatawag 
na Jacob [Isa na Sumusunggab sa Sakong, Kaagaw], 
sapagkat aagawan niya ako nitong dalawang ulit? 
Ang aking pagkapanganay ay kinuha na niya, at na- 
rito, sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang aking 
pagpapala!” (Gen 27:36) May kinalaman sa kaniyang 
asawa, sinabi naman ni Abigail: “Gaya ng kaniyang 
pangalan, gayon siya. Nabal [Hangal: Mangmang] 
ang kaniyang pangalan, at ang kahangalan ay nasa 
kaniya.” (1Sa 25:25) Palibhasa'y hindi na niya itinu- 
turing na angkop pa ang kaniyang pangalan dahil sa 
mga kasawiang sumapit sa kaniya, sinabi ni Noemi: 
“Huwag ninyo akong tawaging Noemi [Ang Aking 
Kaigayahan]. Tawagin ninyo akong Mara [Mapait], 
sapagkat lubha akong pinapait ng Makapangyari- 
han-sa-lahat.”--Ru 1:20. 

Pagpapalit ng pangalan o mga bagong pa- 
ngalan. Kung minsan, dahil sa isang partikular 
na layunin, ang mga pangalan noon ay pinapalitan 
o kaya naman ang isang tao ay maaaring bigyan ng 
karagdagang pangalan. Habang nag-aagaw-buhay, 
tinawag ni Raquel na Ben-oni (nangangahulugang 
“Anak ng Aking Pagdadalamhati”) ang kaniyang 
bagong-silang na anak, ngunit pinili ng kaniyang 
naulilang asawang si Jacob na panganlan itong Ben- 
jamin (Anak ng Kanang Kamay). (Gen 35:16-18) Pi- 
nalitan ni Jehova ang pangalan ni Abram ng Abra- 
ham (Ama ng Pulutong (Karamihan)) at yaong kay 
Sarai (posible, Mahilig Makipagtalo) ng Sara (Prin- 
sesa), anupat kapuwa makahula ang mga bagong 
pangalang ito. (Gen 17:5, 6, 15, 16) Dahil sa pagma- 
matiyaga ni Jacob sa pakikipagbuno sa isang ang- 
hel, sinabi nito sa kaniya: “Ang pangalan mo ay 


PANGALAN 


hindi na tatawaging Jacob kundi Israel [Isa na Na- 
kikipagpunyagi (Isa na Nagmamatiyaga) sa Diyos, 
o, Nakikipagpunyagi ang Diyos], sapagkat nakipag- 
punyagi ka sa Diyos at sa mga tao anupat sa wakas 
ay nanaig ka.” (Gen 32:28) Ang pagpapalit na ito ng 
pangalan ay isang tanda ng pagpapala ng Diyos at 
pinatunayan iyon nang dakong huli. (Gen 35:10) 
Kaya, maliwanag, kapag ang Kasulatan ay makahu- 
lang bumabanggit ng “isang bagong pangalan,” ang 
tinutukoy nito ay isang pangalan na angkop na 
kumakatawan sa magtataglay niyaon.--Isa 62:2; 
65:15, Apo 3:12. 

May mga pagkakataon na ang mga taong iniaa- 
ngat sa mas matataas na posisyon sa pamahalaan 
o yaong pinagkakalooban ng pantanging mga pribi- 
lehiyo ay binibigyan ng mga bagong pangalan. Ya- 
mang ang mga nakatataas ang nagkakaloob ng ga- 
yong mga pangalan, ang pagpapalit ng pangalan ay 
maaari ring nagpapahiwatig na ang magtataglay ng 
bagong pangalan ay sakop ng nagbigay nito. Pagka- 
tapos gawing administrador ng pagkain sa Ehipto si 
Jose, siya ay tinawag na Zapenat-panea. (Gen 41:44, 
45) Nang itinatalaga ni Paraon Necoh si Eliakim bi- 
lang basalyong hari ng Juda, pinalitan niya ng Je- 
hoiakim ang pangalan nito. (2Ha 23:34) Sa katulad 
na paraan, pinalitan ni Nabucodonosor ng Zedekias 
ang pangalan ni Matanias nang gawin niya itong 
kaniyang basalyo. (2Ha 24:17) Matapos piliin para sa 
pantanging pagsasanay sa Babilonya, si Daniel at 
ang kaniyang tatlong kasamahang Hebreo, sina Ha- 
nanias, Misael, at Azarias, ay binigyan ng mga pa- 
ngalang Babilonyo.---Dan 1:3-7. 

Kung minsan, ang isang pangyayari sa buhay ng 
isang tao ang nagsisilbing saligan upang bigyan ng 
bagong pangalan ang taong iyon. Halimbawa, naku- 
ha ni Esau ang kaniyang pangalang Edom (nanga- 
ngahulugang “Pula”) mula sa nilagang pulang lente- 
has na dahil dito ay ipinagbili niya ang kaniyang 
pagkapanganay.---Gen 25:30-34. 

Pangalan ng mga Anghel. Ang Bibliya ay 
naglalaman ng personal na pangalan ng dalawa la- 
mang anghel, sina Gabriel (nangangahulugang “Isa 
na Matipuno ng Diyos") at Miguel (Sino ang Tulad 
ng Diyos?). Marahil upang hindi sila pag-ukulan ng 
di-nararapat na karangalan o pagpapakundangan, 
ang kanilang mga pangalan sa mga taong pinagpa- 
pakitaan nila.--Gen 32:29: Huk 13:17, 18. 


Ano ang nasasangkot sa pagkilala 
sa pangalan ng Diyos? 


Pinatototohanan ng materyal na sangnilalang ang 
pag-iral ng Diyos, ngunit hindi nito isinisiwalat ang 
pangalan ng Diyos. (Aw 19:1, Ro 1:20) Ang pagkilala 


PANGALAN 


ng isang indibiduwal sa pangalan ng Diyos ay nag- 
papahiwatig ng higit pa sa basta pagkakaroon ng ka- 
batiran sa salitang iyon. (2Cr 6:33) Nangangahulu- 
gan ito ng aktuwal na pagkilala sa Persona---sa 
kaniyang mga layunin, gawain, at mga katangian 
gaya ng isinisiwalat sa kaniyang Salita. (Ihambing 
ang 1Ha 8:41-43, 9:3, 7; Ne 9:10.) Makikita ito sa kaso 
ni Moises, isang lalaking ‘kilala ni Jehova sa panga- 
lan,” samakatuwid nga, lubos na kilala. (Exo 33:12) 
Nagkapribilehiyo si Moises na makita ang isang pag- 
tatanghal ng kaluwalhatian ni Jehova at gayundin 
'marinig na ipinahayag ang pangalan ni Jehova." 
(Exo 34:5) Ang paghahayag na iyon ay hindi lamang 
basta pag-uulit ng pangalang Jehova kundi isang ka- 
pahayagan hinggil sa mga katangian at mga gawa- 
in ng Diyos. “Si Jehova, si Jehova, isang Diyos na ma- 
awain at magandang-loob, mabagal sa pagkagalit at 
sagana sa maibiging-kabaitan at katotohanan, nag- 
iingat ng maibiging-kabaitan sa libu-libo, nagpapa- 
umanhin sa kamalian at pagsalansang at kasalanan, 
ngunit sa anumang paraan ay wala siyang pinalilig- 
tas sa kaparusahan, naglalapat ng kaparusahan sa 
mga anak at sa mga apo dahil sa kamalian ng mga 
ama, sa ikatlong salinlahi at sa ikaapat na salinlahi.” 
(Exo 34:6, 7) Sa katulad na paraan, inilalahad ng 
awit ni Moises, na naglalaman ng mga salitang “sa- 
pagkat ipahahayag ko ang pangalan ni Jehova,” ang 
mga pakikitungo ng Diyos sa Israel at inilalarawan 
nito ang Kaniyang personalidad.---Deu 32:3-44. 

Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, inihayag niya 
ang pangalan ng kaniyang Ama' sa kaniyang mga 
alagad. (Ju 17:6, 26) Bagaman dati na nilang alam 
ang pangalang iyon at pamilyar sila sa mga gawain 
ng Diyos na nakaulat sa Hebreong Kasulatan, higit 
na nakilala ng mga alagad na ito si Jehova sa pama- 
magitan ng Isa na “nasa dakong dibdib ng Ama.” 
(Ju 1:18) Ganap na lumarawan si Kristo Jesus sa ka- 
niyang Ama, anupat ginawa niya ang mga gawa ng 
kaniyang Ama at sinalita niya ang mga salita ng ka- 
niyang Ama, hindi yaong mula sa kaniyang sarili. 
(Ju 10:37, 38, 12:50, 14:10, 11, 24) Kaya naman ma- 
sasabi ni Jesus, “Siya na nakakita sa akin ay nakaki- 
ta rin sa Ama.”--Ju 14:9. 

Maliwanag na ipinakikita nito na ang tanging tu- 
nay na nakakakilala sa pangalan ng Diyos ay ang 
kaniyang masunuring mga lingkod. (Ihambing ang 
1Ju 4:8, 5:2, 3.) Kaya, ang katiyakang ibinigay ni Je- 
hova sa Awit 91:14 ay kumakapit sa gayong mga 
tao: “ipagsasanggalang ko siya sapagkat nalaman 
niya ang aking pangalan.” Ang pangalang iyon sa 
ganang sarili ay hindi naman isang mahiwagang 
anting-anting, ngunit ang Isa na tinatawag sa pa- 
ngalang iyon ay makapaglalaan ng proteksiyon para 
sa kaniyang tapat na bayan. Kaya nga, ang panga- 
lang iyon ay kumakatawan sa Diyos mismo. Iyan 
ang dahilan kung bakit sinasabi ng kawikaan: “Ang 


814 


pangalan ni Jehova ay matibay na tore. Doon tuma- 
takbo ang matuwid at ipinagsasanggalang.” (Kaw 
18:10) Ganiyan ang ginagawa ng mga taong nagha- 
hagis ng kanilang pasanin kay Jehova. (Aw 55:22) 
Sa katulad na paraan, ang umibig (Aw 5:11), uma- 
wit ng mga papuri (Aw 7:17), tumawag (Gen 12:8), 
magpasalamat (1Cr 16:35), manumpa (Deu 6:13), 
umalala (Aw 119:55), matakot (Aw 61:5), humanap 
(Aw 83:16), magtiwala (Aw 33:21), dumakila (Aw 
34:3), at umasa (Aw 52:9) sa pangalan ay nanga- 
ngahulugan ng paggawa ng mga bagay na ito kay 
Jehova mismo. Pamumusong naman sa Diyos ang 
pagsasalita nang may pang-aabuso sa kaniyang pa- 
ngalan.--Lev 24:11, 15, 16. 

Naninibugho si Jehova para sa kaniyang panga- 
lan, anupat hindi niya pinahihintulutan ang pagka- 
karoon niya ng kaagaw o ang anumang kawalang- 
katapatan may kaugnayan sa pagsamba. (Exo 34: 14: 
Eze 5:13) Ipinag-utos sa mga Israelita na huwag 
man lamang nilang babanggitin ang pangalan ng 
ibang mga diyos. (Exo 23:13) Yamang lumilitaw sa 
Kasulatan ang mga pangalan ng huwad na mga 
diyos, maliwanag na ang tinutukoy dito ay may ki- 
nalaman sa pagbanggit sa pangalan ng huwad na 
mga diyos sa paraang sinasamba ang mga iyon. 

Bilang bayang nagtataglay ng pangalan ng Diyos, 
ang hindi pamumuhay ng Israel ayon sa kani- 
yang matuwid na mga utos ay isang paglapasta- 
ngan o pagdungis sa pangalan ng Diyos. (Eze 43:8; 
Am 2:7) Yamang pinarusahan ng Diyos ang mga Is- 
raelita dahil sa kanilang kawalang-katapatan, na- 
ging dahilan ito upang mapagsalitaan ng ibang mga 
bansa nang walang galang ang kaniyang pangalan. 
(Ihambing ang Aw 74:10, 18, Isa 52:5). Palibhasa'y 
hindi nila natatalos na kay Jehova nagmula ang ka- 
parusahan, may kamaliang inisip ng mga bansang 
ito na ang mga kapahamakang sumapit sa Israel ay 
dahil sa kawalang-kakayahan ni Jehova na ipag- 
sanggalang ang kaniyang bayan. Upang linisin ang 
kaniyang pangalan mula sa gayong pagdusta, ku- 
milos si Jehova alang-alang sa kaniyang pangalan 
at isinauli niya ang nalabi ng Israel sa kanilang lu- 
pain.---Eze 36:22-24. 

Sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Jehova ng 
kaniyang sarili sa natatanging mga paraan, pinang- 
yari niya na alalahanin ang kaniyang pangalan. 
May itinayong mga altar sa mga lugar na pinangya- 
rihan ng mga iyon.---Exo 20:24, ihambing ang 2Sa 
24:16-18, tingnan ang JEHOVA. 

Ang Pangalan ng Anak ng Diyos. Dahil sa 
pananatiling tapat ni Jesu-Kristo hanggang sa kani- 
ya mismong kamatayan, ginantimpalaan siya ng 
kaniyang Ama, anupat tinanggap niya ang isang 
nakatataas na posisyon at “ang pangalang nakahihi- 
git sa lahat ng iba pang pangalan.” (Fil 2:5-11) Da- 


815 


pat kilalanin ng lahat ng mga nagnanais ng buhay 
ang kahulugan ng pangalang iyon (Gaw 4:12), kasa- 
li na ang posisyon ni Jesus bilang Hukom (Ju 5:22), 
Hari (Apo 19:16), Mataas na Saserdote (Heb 6:20), 
Manunubos (Mat 20:28), at Punong Ahente ng kalig- 
tasan.---Heb 2:10, tingnan ang JEsU-KRISTO. 

Bilang “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga 
panginoon,” pangungunahan din ni Kristo Jesus ang 
makalangit na mga hukbo upang makipagdigma 
ayon sa katuwiran. Bilang tagapaglapat ng paghihi- 
ganti ng Diyos, magpapamalas siya ng mga kapang- 
yarihan at mga katangian na lubusang hindi alam 
niyaong mga lumalaban sa kaniya. Angkop kung 
gayon na “siya ay may pangalang nakasulat na 
walang sinumang nakaaalam kundi siya lamang.” 
--Apo 19:11-16. 

Iba't Ibang Paggamit sa Salitang “Panga- 
lan.” Maaaring “tawagin” ang isang tao, lunsod, 
o gusali sa isang partikular na pangalan. Nang am- 
punin ni Jacob ang mga anak ni Jose bilang sarili ni- 
yang mga anak, sinabi niya: “Tawagin nawa sila sa 
aking pangalan at sa pangalan ng aking mga ama, 
si Abraham at si Isaac.” (Gen 48:16; tingnan din ang 
Isa 4:1: 44:5.) Itinawag noon sa mga Israelita ang 
pangalan ni Jehova at ipinahihiwatig nito na sila ay 
kaniyang bayan. (Deu 28:10, 2Cr 7:14, Isa 43:7, 
63:19: Dan 9:19) Inilagay rin ni Jehova ang panga- 
lan niya sa Jerusalem at sa templo, sa gayo'y ti- 
nanggap niya ang mga ito bilang ang karapat-dapat 
na sentro ng pagsamba sa kaniya. (2Ha 21:4, 7) Ipi- 
nasiya ni Joab na huwag tapusin ang pagbihag sa 
Raba upang hindi pangalan niya ang itawag sa lun- 
sod na iyon, samakatuwid nga, upang hindi siya ang 
kilalaning bumihag nito.---2Sa 12:28. 

Kapag namatay ang isang tao nang walang nai- 
wang supling na lalaki, ang pangalan niya, wika 
nga, ay “inaalis. (Bil 27:4, 2Sa 18:18) Kung ga- 
yon, ang kaayusan ng pag-aasawa bilang bayaw na 
binalangkas ng Kautusang Mosaiko ay nakatulong 
upang mapanatili ang pangalan ng taong namatay. 
(Deu 25:5, 6) Sa kabilang dako naman, ang pagpuk- 
sa sa isang bansa, bayan, o pamilya ay nanganga- 
hulugan ng pagpawi sa kanilang pangalan.---Deu 
7:24: 9:14: Jos 7:9; 1Sa 24:21, Aw 9:5. 

Ang pagsasalita o pagkilos 'sa pangalan ng' ibang 
indibiduwal ay nangangahulugan ng paggawa ng 
gayon bilang isang kinatawan ng indibiduwal na 
iyon. (Exo 5:23, Deu 10:8, 18:5, 7, 19-22; 1Sa 17:45, 
Es 3:12, 8:8, 10) Sa katulad na paraan, ang pagtang- 
gap sa isang tao sa pangalan ng iba ay nagpapahi- 
watig ng pagkilala sa taong iyon. Samakatuwid, ang 
"pagtanggap sa isang propeta sa pangalan ng isang 
propeta ay nangangahulugan ng pagtanggap sa 
isang propeta sapagkat siya ay gayon. (Mat 10:41, 
KJ, NW) At ang magbautismo naman sa “pangalan 


PANGALAN 


ng Ama at ng Anak at ng banal na espiritu” ay na- 
ngangahulugan ng pagkilala sa Ama, sa Anak, at sa 
banal na espiritu.---Mat 28:19. 

Reputasyon o Kabantugan. Kapag ginagamit 
sa Kasulatan, ang “pangalan” ay kadalasan nang tu- 
mutukoy sa kabantugan o reputasyon. (1Cr 14:17, tlb 
sa Rbi8) Ang pagdadala ng masamang pangalan sa 
isang tao ay nangangahulugan ng paggawa ng bula- 
ang akusasyon laban sa taong iyon, anupat sinisira 
ang kaniyang reputasyon. (Deu 22:19) Kapag ang pa- 
ngalan ng isa ay inalis bilang balakyot, nangangahu- 
lugan ito ng pagkawala ng mabuting reputasyon. 
(Luc 6:22) Dahil sa pagnanais ng mga tao na guma- 
wa ng “bantog na pangalan" para sa kanilang sarili bi- 
lang pagsalansang kay Jehova kung kaya nagsimula 
silang magtayo ng isang tore at isang lunsod pagka- 
tapos ng Baha. (Gen 11:3, 4) Sa kabilang dako naman, 
ipinangako ni Jehova na gagawin Niyang dakila ang 
pangalan ni Abram kung lilisanin niya ang kaniyang 
lupain at mga kamag-anak upang magtungo sa ibang 
lupain. (Gen 12:1, 2) Natupad ang pangakong iyon 
yamang iilang pangalan lamang mula sa sinaunang 
mga panahon ang naging kasindakila ng pangalan 
ni Abraham, partikular na bilang mga halimbawa 
ng namumukod-tanging pananampalataya. Milyun- 
milyon pa rin ang nag-aangkin na sila ang mga taga- 
pagmana ng Abrahamikong pagpapala dahil sa kani- 
lang pinagmulang angkan sa laman. Sa katulad na 
paraan, ginawang dakila ni Jehova ang pangalan ni 
David sa pamamagitan ng pagpapala sa kaniya at 
pagkakaloob sa kaniya ng mga tagumpay laban sa 
mga kaaway ng Israel.-- 1Sa 18:30, 2Sa 7:9. 

Sa araw na maipanganak ang isang tao, siya ay 
wala pang reputasyon, at samakatuwid ang panga- 
lan niya ay nagsisilbing isang katawagan lamang. 
Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Eclesiastes 
7:1: “Ang pangalan ay mas mabuti kaysa sa mai- 
nam na langis, at ang araw ng kamatayan kaysa sa 
araw ng kapanganakan.” Hindi sa araw na maipa- 
nganak ang isang tao, kundi sa panahon ng buong 
buhay niya nagkakaroon ng tunay na kahulugan 
ang kaniyang “pangalan,” sa diwa na nakikilala siya 
bilang isa na nagsasagawa ng katuwiran o bilang isa 
na nagsasagawa ng kabalakyutan. (Kaw 22:1) Dahil 
sa katapatan ni Jesus hanggang kamatayan, ang ka- 
niyang pangalan ay naging ang iisang pangalan na 
“Ibinigay sa mga tao na siya nating dapat ikaligtas,” 
at “nagmana siya ng isang pangalang higit na ma- 
galing” kaysa yaong sa mga anghel. (Gaw 4:12: Heb 
1:3, 4) Ngunit si Solomon naman, na tungkol sa ka- 
niya ay ipinahayag ang pag-asa na maging “mas 
marilag” nawa ang kaniyang pangalan kaysa sa pa- 
ngalan ni David, ay namatay taglay ang pangalan 
bilang isa na tumalikod sa tunay na pagsamba. (1Ha 
1:47: 11:6, 9-11) “Ang pangalan ng mga balakyot ay 
mabubulok,” o magiging isang nakasusuklam na 


PANGANAY 


alingasaw. (Kaw 10:7) Sa dahilang ito, ang isang 
mabuting pangalan ay “mas mabuting piliin sa ha- 
lip na saganang kayamanan.”---Kaw 22:1. 

Mga Pangalang Nakasulat sa “Aklat ng Bu- 
hay.” Waring ang Diyos na Jehova, sa makasagi- 
sag na pananalita, ay sumusulat ng mga pangalan 
sa aklat ng buhay mula pa noong “pagkakatatag 
ng sanlibutan.” (Apo 17:8) Yamang binabanggit ni 
Kristo Jesus na si Abel ay nabuhay sa “pagkakata- 
tag ng sanlibutan,” ipinahihiwatig nito na ang ti- 
nutukoy rito ay ang sanlibutan ng sangkatauhan 
na maaaring tubusin at nagsimulang umiral nang 
magkaroon ng mga anak sina Adan at Eva. (Luc 
11:48-51) Maliwanag na ang pangalan ni Abel ang 
unang nakatala sa makasagisag na balumbong iyon. 

Gayunman, ang mga pangalang masusumpu- 
ngan sa balumbon ng buhay ay hindi mga pangalan 
ng mga taong itinadhanang magkakamit ng pag- 
sang-ayon ng Diyos at ng buhay. Malinaw itong 
makikita mula sa binabanggit ng Kasulatan na 'pag- 
pawi’ sa mga pangalan mula sa “aklat ng buhay.” 
Kaya, lumilitaw na tanging kapag naging isang ling- 
kod na ni Jehova ang isang tao ay saka lamang na- 
papasulat sa “aklat ng buhay” ang pangalan niya, at 
mananatili lamang ang kaniyang pangalan sa aklat 
na iyon kung patuloy siyang magiging tapat.---Apo 
3:5, 17:8, ihambing ang Exo 32:32, 33: Luc 10:20; Fil 
4:3, tingnan din ang BUHAY. 

Mga Pangalang Nakatala sa Balumbon ng 
Kordero. Sa katulad na paraan, ang mga panga- 
lan ng mga taong sumasamba sa makasagisag na 
mabangis na hayop ay hindi nakatala sa balumbon 
ng Kordero. (Apo 13:8) Ang awtoridad, kapangyari- 
han, at trono ng mabangis na hayop na iyon ay ti- 
nanggap nito mula sa dragon, si Satanas na Diyablo. 
Samakatuwid, yaong mga sumasamba sa mabangis 
na hayop ay bahagi ng 'binhi ng serpiyente.” (Apo 
13:2, ihambing ang Ju 8:44, Apo 12:9.) Bago pa 
magkaroon ng mga anak sina Adan at Eva, ipinahi- 
watig na ng Diyos na Jehova na magkakaroon ng ali- 
tan sa pagitan ng ‘binhi ng babae’ at ‘binhi ng serpi- 
yente.” (Gen 3:15) Kaya nga, nakatalaga na mula pa 
sa pagkakatatag ng sanlibutan na walang pangalan 
ng mananamba ng mabangis na hayop ang isusulat 
sa balumbon ng Kordero. Tanging ang mga taong 
sagrado sa pangmalas ng Diyos ang pagkakalooban 
ng gayong pribilehiyo.---Apo 21:27. 

Yamang ang Kordero ang nagmamay-ari sa ba- 
lumbong ito, makatuwiran lamang na ang mga pa- 
ngalang makikita rito ay mga pangalan ng mga ta- 
ong ibinigay sa kaniya ng Diyos. (Apo 13:8, Ju 17: 
9, 24) Kaya naman kapansin-pansin na sa sumunod 
na pagbanggit sa Kordero sa aklat ng Apocalipsis, 
inilalarawan siya na nakatayo sa Bundok Sion kasa- 
ma ang 144,000 na binili mula sa sangkatauhan. 
--Apo 14:1-5. 


816 


PANGANAY. Ang panganay ay pangunahin 
nang tumutukoy sa pinakamatandang anak na lala- 
ki ng ama (sa halip na sa panganay ng ina), ang pa- 
simula ng kakayahan ng ama na magkaanak (Deu 
21:17), tumutukoy rin ito sa unang supling na lala- 
ki ng mga hayop.---Gen 4:4. 

Mula pa noong sinaunang panahon, ang panga- 
nay na anak na lalaki ay mayroon nang marangal 
na posisyon sa pamilya at siya ang humahalili sa 
pagkaulo ng sambahayan. Dobleng bahagi ng ari- 
arian ng kaniyang ama ang mana niya. (Deu 21:17) 
Pinaupo ni Jose si Ruben sa kainan ayon sa ka- 
niyang karapatan sa pagkapanganay. (Gen 43:33) 
Ngunit hindi laging pinararangalan ng Bibliya ang 
panganay sa pamamagitan ng pagtatala sa mga 
anak na lalaki ayon sa kanilang kapanganakan. Ka- 
dalasan, ang unang dako ay ibinibigay sa pinaka- 
prominente o pinakatapat sa mga anak na lala- 
ki sa halip na sa panganay.--Gen 6:10: 1Cr 1:28, 
ihambing ang Gen 11:26, 32, 12:4: tingnan ang 
MANA, PAGKAPANGANAY. 

Lalong naging prominente ang mga panganay 
noong panahong iligtas ni Jehova ang kaniyang ba- 
yan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa mga Ehipsiyo, 
ang mga panganay ay iniaalay bilang sagrado sa 
diyos-araw na si Amon-Ra, ang diumano'y tagapag- 
ingat ng lahat ng panganay. Ang ikasampung salot 
na pinasapit ni Jehova sa mga Ehipsiyo ay naging 
kasiraang-puri sa diyos na ito at ipinakita niyaon na 
wala siyang kakayahang ipagsanggalang ang mga 
panganay. Dahil sa pagsunod ng mga Israelita sa 
mga tagubilin ng Diyos na pumatay sila ng isang 
kordero at isaboy nila ang dugo nito sa mga poste 
ng pinto at sa itaas na bahagi ng pintuan ng kani- 
lang mga bahay, hindi namatay ang kanilang mga 
panganay, samantalang ang lahat ng panganay ng 
mga Ehipsiyo, kapuwa ng tao at ng hayop, ay napa- 
tay. (Exo 12:21-23, 28, 29) Maliwanag na sa karami- 
han ng mga kaso, ang tinutukoy ay ang panganay 
na anak na lalaki ng bawat sambahayan at hindi 
ang ulo ng sambahayan, bagaman maaaring pa- 
nganay rin siya. Malamang na si Paraon mismo ay 
isang panganay ngunit hindi siya pinatay. Gayun- 
man, maaaring hindi lahat ng sambahayang Ehip- 
siyo ay may literal na panganay na anak na lalaki 
(maaaring ang mag-asawa ay walang anak o patay 
na ang panganay na anak na lalaki), at yamang si- 
nasabi sa Exodo 12:30 na “walang isa mang bahay 
na hindi nagkaroon ng isang patay,” malamang na 
kabilang sa pinuksa ang pinuno sa bahay na huma- 
hawak sa posisyon ng panganay. 

Yamang ang mga panganay na anak na lalaki ng 
mga Israelita ay yaong mga nakahanay na maging 
mga ulo ng iba't ibang sambahayan, kumakatawan 
sila sa buong bansa. Sa katunayan, tinukoy ni Jeho- 


817 


va ang buong bansa bilang kaniyang “panganay,” 
yamang ito ang kaniyang panganay na bansa dahil 
sa tipang Abrahamiko. (Exo 4:22) Dahil iningatan 
niya ang buhay ng mga panganay na lalaki, iniutos 
ni Jehova na “ang lahat ng panganay na lalaki na 
nagbubukas ng bawat bahay-bata sa gitna ng mga 
anak ni Israel, sa mga tao at mga hayop,” ay paba- 
nalin sa kaniya. (Exo 13:2) Sa gayon, ang mga pa- 
nganay na anak na lalaki ay itinalaga sa Diyos. 

Nang maglaon, kinuha ni Jehova ang mga lala- 
king Levita, maliwanag na bukod pa sa 300 panga- 
nay na Levita (ihambing ang Bil 3:21, 22, 27, 28, 33, 
34 sa 3:39), bilang kahalili ng mga panganay na 
anak na lalaki ng Israel, mula sa gulang na isang bu- 
wan pataas. Isang pantubos na halaga na limang 
siklo (811) ang dapat bayaran kay Aaron at sa kani- 
yang mga anak para sa bawat isa sa 273 na luma- 
bis kaysa sa mga Levita. Gayundin, kinuha ni Jeho- 
va ang mga alagang hayop ng mga Levita bilang 
kahalili ng panganay na mga alagang hayop ng iba 
pang mga tribo. (Bil 3:40-48) Mula nang panahong 
iyon, ang panganay na anak na lalaki ay dapat iha- 
rap kay Jehova sa tabernakulo o sa templo pagkata- 
pos ng yugto ng karumihan ng ina at dapat itong 
tubusin sa pamamagitan ng pagbabayad ng tinata- 
yang halaga para roon sa mga mula sa gulang na 
isang buwan hanggang limang taong gulang, “li- 
mang siklong pilak ayon sa siklo ng dakong banal.” 
-Lev 12:1-3: 27:6; Bil 18:15, 16. 

Ang mga panganay na lalaki ng malilinis na ha- 
yop, gaya ng toro, kordero, o kambing, ay hindi 
tutubusin. Ang gayong toro ay hindi gagamiting 
pantrabaho, ni gugupitan man ang kordero. Sa ha- 
lip, ang mga ito ay ihahandog kay Jehova bilang 
isang hain sa tabernakulo o sa templo sa ikawalong 
araw pagkasilang ng mga ito. (Exo 22:30, Bil 18:17, 
Deu 15:19, 20) Gayunman, kung ang hayop ay may 
masamang kapintasan, hindi ito ihahain kay Jehova 
kundi kakainin ito sa dakong tinatahanan ng isa. 
--Deu 15:21-23. 

Ang panganay ng isang asno, na isang maruming 
hayop, ay hindi maaaring ihandog bilang hain at, 
samakatuwid, dapat itong tubusin sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng isang tupa bilang kahalili nito. 
Kung hindi, kailangang baliin ang leeg nito, yamang 
ito ay kay Jehova at hindi dapat gamitin ng tao. (Exo 
13:12, 13, 34:19, 20) Gayunman, ang Levitico 27:27 
ay kababasahan: “Kung ito ay kabilang sa mga ha- 
yop na marumi at tutubusin niya ito ayon sa tinata- 
yang halaga, siya ay magbibigay nga ng isang kali- 
ma nito karagdagan pa rito. Ngunit kung hindi ito 
tutubusin, ito ay ipagbibili ayon sa tinatayang hala- 
ga.” Sinasabi ng ilang komentarista na ang tekstong 
ito ay isang pagbabago sa tuntunin may kinalaman 
sa pagtubos sa isang asno. Gayunman, lumilitaw na 
ibang bagay ang tinatalakay ng Levitico 27:27. Sa 


PANGANGALUNYA 


halip na tumukoy sa isang maruming hayop, gaya 
ng isang asno, ang mga salitang “kung ito ay kabi- 
lang sa mga hayop na marumi” ay maaaring tumu- 
tukoy sa isang hayop na marumi sa diwa na hindi 
ito angkop na ihain dahil mayroon itong depekto. 


Bakit tinukoy ni Jehova si “David 
na aking lingkod” bilang panganay, 
gayong hindi naman panganay 
na anak si David? 


Sa Awit 89, tinukoy ni Jehova si “David na aking 
lingkod” at nirepaso Niya ang tipan ukol sa Kahari- 
an na ipinakipagtipan Niya rito. Binanggit doon ang 
pananalitang: “Ako mismo ang maglalagay sa kani- 
ya bilang panganay, ang kataas-taasan sa mga hari 
sa lupa.” (Aw 89:20, 27) Si David ay hindi panganay 
na anak. (1Cr 2:13-15) Kaya sa makahulang paraan, 
waring ang tinutukoy ni Jehova ay ang isa na ini- 
lalarawan ni David, ang mismong “panganay” na 
Anak ng Diyos sa langit na pinagkalooban Niya ng 
pagkahari na mas mataas kaysa sa pagkahari ng si- 
numang tagapamahalang tao.--Ihambing ang Eze 
34:24, kung saan tinutukoy ang Mesiyas bilang “ang 
aking lingkod na si David.” 

Inilalarawan si Jesu-Kristo bilang “ang panganay 
sa lahat ng nilalang” at “ang panganay mula sa mga 
patay.” Hindi ito basta nangangahulugan na siya ay 
namumukod-tangi kung ihahambing sa mga nila- 
lang o sa mga binuhay-muli, kundi na siya ang ka- 
una-unahang aktuwal na nilalang at ang unang ibi- 
nangon mula sa mga patay tungo sa buhay na 
walang katapusan. (Col 1:15, 18, Apo 1:5: 3:14) Sa 
lupa, siya ang panganay na anak ni Maria at iniha- 
rap siya sa templo ayon sa kautusan ni Jehova. (Luc 
2:7, 22, 23) Tinukoy ng apostol na si Pablo ang mga 
tagasunod ni Jesu-Kristo na nakatala sa langit bi- 
lang “ang kongregasyon ng panganay,” ang mga 
unang tinanggap ng Diyos bilang mga anak salig sa 
kanilang pananampalataya sa hain ni Jesus at ang 
una sa mga tagasunod ni Kristo na bubuhaying- 
muli anupat hindi na sila mamamatay pang muli. 
--Heb 12:23. 

Sa Job 18:13, ang pananalitang “panganay ng ka- 
matayan” ay ginagamit upang tumukoy sa pinaka- 
nakamamatay na sakit. 


PANGANGALUNYA. Ayon sa pagkakagamit 
sa Bibliya, ang pangangalunya ay karaniwan nang 
tumutukoy sa kusang seksuwal na pakikipagtalik ng 
isang taong may-asawa sa isang di-kasekso na hin- 
di niya asawa, o, noong panahong may bisa pa 
ang Kautusang Mosaiko, ang pakikipagtalik ng sinu- 
mang lalaki sa isang babaing may-asawa o ikaka- 
sal pa lamang. Ang salitang-ugat na Hebreo na 


PANGANGARAL 


nangangahulugang “mangalunya” ay na-aph, sa- 
mantalang ang katumbas naman nito sa Griego ay 
moikheu'o.--Eze 16:32, tlb sa Rbi8; Mat 5:32, tlb sa 
Rbi8. 

Sa ilang primitibong lipunan, ipinahihintulot ang 
pakikipagtalik ng isa sa sinumang katribo niya, ngu- 
nit itinuturing na pangangalunya ang pakikipagtalik 
sa hindi katribo. Tungkol sa kasaysayan ng pa- 
ngangalunya, ang Funk & Wagnalls Standard Dic- 
tionary of Folklore, Mythology and Legend (1949, 
Tomo 1, p. 15) ay nagsabi: “Nangyayari ito sa lahat 
ng bahagi ng daigdig at bagaman itinuturing itong 
masama sa maraming kultura, lubhang popular ito 
sa lahat ng kultura at sa lahat ng panahon.” Pinatu- 
tunayan ng mga bantayog na laganap ito sa sinau- 
nang Ehipto, anupat ang asawa ni Potipar, na nag- 
pumilit na sipingan siya ni Jose, ay isa sa mga 
Ehipsiyong mapangalunya. (Gen 39:7, 10) Noon pa 
man at maging sa ngayon, ang pangangalunya 
ay karaniwan nang ipinagbabawal, ngunit bihirang 
mapatawan ng kaparusahan ang mga nanganga- 
lunya. 

Dahil sa kautusan ni Jehova, naibukod ang Israel 
sa nakapalibot na mga bansa at naging mas mata- 
as ang moral na kalagayan ng pag-aasawa at bu- 
hay pampamilya nito kaysa sa moralidad ng mga 
bansang iyon. Ang ikapitong utos ng Dekalogo ay 
tuwiran at malinaw na nagsasabi: “Huwag kang 
mangangalunya.” (Exo 20:14; Deu 5:18: Luc 18:20) 
Ipinagbawal ang panghihimasok sa nasasakupan ng 
iba sa pamamagitan ng pangangalunya, gayundin 
ang iba pang mga anyo ng maling paggawi sa sek- 
so.-- Tingnan ang PAKIKIAPID, PATUTOT. 

Sa ilalim ng Kautusan ni Moises, mabigat ang pa- 
rusa para sa pangangalunya--kamatayan para sa 
dalawang nagkasala: “Kung ang isang lalaki ay ma- 
sumpungang sumisiping sa isang babaing pag-aari 
ng isang may-ari, silang dalawa ay dapat ngang 
mamatay na magkasama.” Ito ay kapit maging sa 
isang babaing ikakasal pa lamang, anupat itinu- 
turing siyang nangalunya kung sumiping siya sa 
isang lalaki na hindi niya katipan. (Deu 22:22-24) 
Kung ang isang asawang babae ay pinaghihinala- 
ang nangalunya, kailangan siyang sumailalim sa 
isang pagsubok.--Bil 5:11-31, tingnan ang HITA. 

Ang mga Kristiyano, bagaman wala sa ilalim ng 
Kautusang Mosaiko, ay dapat ding umiwas sa pa- 
ngangalunya. “Sapagkat ang kodigo ng kautusan, 
‘Huwag kang mangangalunya, . . . ay nabubuo sa 
salitang ito, samakatuwid nga, Tibigin mo ang iyong 
kapuwa gaya ng iyong sarili.” Hindi maaaring mag- 
karoon ng pagpapaimbabaw sa bagay na ito. (Ro 
13:9; 2:22) Sa pagtuturo ng mga simulain ng Bibli- 
ya, lalo pang itinaas ni Jesus ang moral na paman- 
tayan para sa mga Kristiyano. Pinalawak niya ang 


818 


saklaw ng pangangalunya, anupat sinabi niyang 
hindi lamang ito tumutukoy sa seksuwal na kaugna- 
yan ng isang lalaki sa isang babaing hindi niya asa- 
wa: “Bawat isa na patuloy na tumitingin sa isang 
babae upang magkaroon ng masidhing pagnanasa 
sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang 
puso.” Ang gayong mga lalaki ay “may mga matang 
puno ng pangangalunya.”--Mat 5:27, 28, 2Pe 2:14. 

Itinawag-pansin din ni Jesus na kung makipagdi- 
borsiyo ang asawang lalaki o asawang babae, mali- 
ban sa saligan ng pakikiapid (sa Gr., por-nei'a), ang 
muling pag-aasawa ng sinuman sa kanila ay itutu- 
ring na pangangalunya. Maging ang lalaking wa- 
lang asawa na kumuha sa gayong babaing dini- 
borsiyo bilang kaniyang asawa ay nagkakasala ng 
pangangalunya.---Mat 5:32, 19:9; Mar 10:11, 12, Luc 
16:18, Ro 7:2, 3. 

Ang pangangalunya ay 'pagkakasala laban sa 
Diyos.” (Gen 39:9) Hahatulan ni Jehova ang mga 
nagkakasala ng pangangalunya, at walang sinu- 
mang nagpapatuloy sa gayong landasin ang “mag- 
mamana ng kaharian ng Diyos.” (Mal 3:5: 1Co 
6:9, 10; Heb 13:4) Totoong-totoo nga ang kawikaan: 
“Ang sinumang nangangalunya sa isang babae ay 
kapos ang puso, siyang gumagawa nito ay nag- 
papahamak ng kaniyang sariling kaluluwa.”---Kaw 
6:32-35. 


Paano maaaring magkasala ang isang 
tao ng espirituwal na pangangalunya? 


Sa espirituwal na diwa, ang pangangalunya ay tu- 
mutukoy sa pagiging di-tapat kay Jehova niyaong 
mga may pakikipagtipan sa kaniya. Samakatuwid, 
ang likas na Israel na nasa ilalim ng tipang Kautu- 
san ay nagkasala ng espirituwal na pangangalunya 
dahil sa pagsasagawa ng mga gawaing ukol sa hu- 
wad na relihiyon, gaya ng mga ritwal ng pagsamba 
sa sekso at pagwawalang-bahala sa ikapitong utos. 
(Jer 3:8, 9; 5:7, 8: 9:2, 13:27; 23:10, Os 7:4) Sa gani- 
to ring kadahilanan, tinuligsa ni Jesus ang salinlahi 
ng mga Judio noong kaniyang mga araw bilang ma- 
pangalunya. (Mat 12:39, Mar 8:38) Gayundin na- 
man sa ngayon, kapag ang mga Kristiyanong naka- 
alay kay Jehova at kabilang sa bagong tipan ay 
nagpaparungis ng kanilang sarili sa kasalukuyang 
sistema ng mga bagay, nagkakasala sila ng espiritu- 
wal na pangangalunya.---San 4:4. 


PANGANGARAL. Tingnan ang MANGANGA- 
RAL, PANGANGARAL. 


PANGANGASIWA. Isang paraan ng pama- 
mahala o isang kaayusan sa pag-aasikaso ng mga 
bagay-bagay upang magampanan ang isang pana- 
nagutan o maabot ang isang tunguhin. 


819 


Ang salitang Hebreo na isinaling “nangangasiwa” 
sa Bilang 3:32 at 1 Cronica 26:30 (pequd-dah') ay 
nagmula sa salitang-ugat na pagadh', nangangahu- 
lugang “dumalaw, magbaling ng pansin sa.” (Ru 1:6, 
tlb sa Rbi8) Isinasalin din ito bilang “pangangalaga.” 


--2Cr 24:11, ihambing ang 2Ha 11:18, tlb sa Rbi8; 


tingnan ang TAGAPANGASIWA. 

Buhat sa pasimula ng kasaysayan ng tao, binig- 
yan ng Diyos ang sakdal na tao ng awtoridad na 
mangalaga sa lupa at magkaroon ng kapamahalaan 
sa mga nilalang dito. (Gen 1:26-28) Pagkaraan ng 
paghihimagsik ng tao, partikular na mula noong 
Baha, isang patriyarkal na sistema ng pangangasi- 
wa ang nabuo at naging prominente. Ito ang nama- 
hala sa mga gawain at ari-arian ng pamilya at nag- 
patupad ng mga pamantayan ng paggawi. 

Ang pag-aasikaso ni Moises sa mga gawain ng 
bansang Israel ayon sa kalooban ng Diyos noong pa- 
nahon ng 40-ta6ng paglalakbay sa ilang ay isang 
napakahusay na halimbawa ng pangangasiwa, ka- 
sama na roon ang pagbibigay ng awtoridad sa mga 
lingkod na maaasahan. (Exo 18:19-26) Sa kaayusan 
ng pagkasaserdote, nakaatang sa mataas na saser- 
dote ang pangunahing pananagutan sa pangangasi- 
wa (Bil 3:5-10), gayunman, binigyan din ang iba ng 
pananagutang mangasiwa at mamahala sa ilang la- 
rangan ng paglilingkod. (Bil 3:25, 26, 30-32, 36, 37: 
4:16) Pagkatapos na pumasok ang Israel sa Lupang 
Pangako, mga hukom na pinatnubayan ng Diyos 
ang gumanap bilang mga administrador ng bansa. 
--Huk 2:16, 18; Ru 1:1. 

Nang itatag ang kaharian ng Israel, isang mas 
kumpletong sistema ng pangangasiwa ang nabuo. 
Sa ilalim ng pamamahala ni Haring David, naging 
lubhang detalyado ang kaayusan ng pangangasiwa, 
kung saan may mga opisyal na tuwirang nasa ilalim 
ng hari at mga administrador ng mga pangkat na 
naglingkod sa buong bansa. (1Cr 26:29-32, 27:1, 16- 
22, 25-34) Napakahusay rin ng pagkakaorganisa ng 
pagkasaserdote noong panahon ng paghahari ni Da- 
vid, anupat may mga tagapangasiwa para sa mga 
gawain sa tabernakulo, mga opisyal at mga hu- 
kom, mga tagapagbantay ng pintuang-daan, mga 
mang-aawit at mga manunugtog, at may itinatag na 
24 na pangkat ng mga saserdote upang mag-asika- 
so sa paglilingkod sa tabernakulo. (1Cr 23:1-5, 24:1- 
19) Mas malawak pa ang naging pangangasiwa ni 
Solomon at ang isang namumukod-tanging halimba- 
wa ng kaniyang mahusay na pangangasiwa ay ang 
pagtatayo ng templo.---1Ha 4:1-7, 26, 27; 5:13-18. 

Nakabuo rin ng masalimuot na mga sistema ng 
pangangasiwa ang ibang mga bansa, gaya ng ipi- 
nahihiwatig ng pagkakaroon ni Haring Nabucodo- 
nosor ng iba't ibang uri ng mga opisyal noong pana- 
hong pasinayaan ang kaniyang ginintuang imahen. 
(Dan 3:2, 3) Si Daniel mismo ay 'ginawang tagapa- 


PANGANGASO AT PANGINGISDA 


mahala” (mula sa Aramaiko, shelet') sa nasasaku- 
pang distrito ng Babilonya at sina Sadrac, Mesac, at 
Abednego ay inatasan naman ng sibil na “panga- 
ngasiwa” (sa Aramaiko, @vidhah') sa ilalim niya. 
--Dan 2:48, 49. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, madalas ta- 
lakayin ang wastong paggamit ng awtoridad at pa- 
nanagutan na iniatang sa mga inatasang mangasi- 
wa sa pagkakapit at pagpapatupad ng ipinahayag na 
kalooban ng Diyos sa gitna ng kaniyang bayan, at 
ginagawa ito sa pamamagitan ng mga pagtukoy sa 
pagiging katiwala at sa pangangasiwa. (Luc 16:2-4, 
1Co 9:17: Efe 3:2, Col 1:25; Tit 1:7) Bagaman ipina- 
kikitang ang pananagutan sa Diyos ang pinakama- 
halaga sa lahat (Aw 109:8, Gaw 1:20), idiniriin din 
ang mga kapakanan niyaong mga naglilingkod sa 
ilalim ng gayong pangangasiwa.---1Pe 4:10; tingnan 
ang KATIWALA. 


Ano ang “pangangasiwa” 
na ipinatutupad ng Diyos 
mula noong 33 C.E.? 


Dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, 
nilayon niyang magkaroon ng “isang pangangasiwa 
[sa Gr., oi-ko'no-mi'an, sa literal, “pamamahala sa 
sambahayan"] sa hustong hangganan ng mga tak- 
dang panahon, samakatuwid nga, upang muling ti- 
punin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga 
bagay na nasa langit at ang mga bagay na nasa 
lupa.” (Efe 1:10, ihambing ang Luc 12:42, tlb sa 
Rbi8.) Ang “pangangasiwa,” o paraan ng pamama- 
hala na ito, na ipinatutupad ng Diyos mula pa noong 
araw ng Pentecostes ng 33 C.E., ay naglalayon na 
pagkaisahin ang lahat ng kaniyang matatalinong ni- 
lalang. Ang unang yugto ng “pangangasiwa” ng 
Diyos ay ang muling pagtitipon ng “mga bagay na 
nasa langit,” anupat inihahanda ang kongregasyon 
ng mga tagapagmana ng Kaharian na mananaha- 
nan sa langit sa ilalim ni Jesu-Kristo bilang ang es- 
pirituwal na Ulo. (Ro 8:16, 17: Efe 1:11: 1Pe 1:4) Ang 
ikalawang yugto naman ng “pangangasiwa” na ito 
ay ang muling pagtitipon ng “mga bagay na nasa 
lupa,” anupat inihahanda yaong mga maninirahan 
sa isang makalupang paraiso.--Ju 10:16, Apo 7:9, 
10; 21:3, 4. 


PANGANGASO AT PANGINGISDA. Noon 
lamang pagkaraan ng Baha pinahintulutan ang tao 
na mangaso at mangisda ng kaniyang makakain. 
(Gen 9:3, 4) Ngunit kahit noong panahon bago ang 
Baha, maaaring nangangaso na ang mga tao upang 
makakuha ng mga balat ng hayop para gawing da- 
mit at iba pang mga kagamitan.--Ihambing ang 
Gen 3:21. 


PANGANGASO AT PANGINGISDA 


Pagkatapos ng Delubyo, si Nimrod ang unang 
tao na napabantog bilang isang “makapangyari- 
hang mangangaso na salansang kay Jehova” (Gen 
10:8, 9), anupat tiyak na nangaso siya para lamang 
sa paglilibang, gaya ng ginawa noong maglaon ng 
mga hari ng Asirya, Ehipto, at ng iba pang mga lu- 
pain. Walang pahiwatig na nangaso ang mga Israe- 
lita para lamang sa paglilibang, bagaman nangaso 
sila noon ng mga hayop gaya ng mga gasela at mga 
lalaking usa upang kanilang kainin (1Ha 4:22, 23) at 
pumatay sila ng mababangis na hayop bilang pag- 
tatanggol sa kanilang sarili (Huk 14:5, 6) o sa kani- 
lang mga alagang hayop o mga pananim.-- 1Sa 
17:34-36, Sol 2:15. 

May kaugnayan sa pangangaso, inulit ng Kautu- 
sang Mosaiko ang pagbabawal na ibinigay pagkara- 
an ng Baha hinggil sa pagkain ng dugo. (Gen 9:4; 
Lev 17:12-14: tingnan ang Dugo.) Karagdagan dito, 
may ilang maiilap na hayop na itinalaga bilang ma- 
rumi anupat hindi dapat kainin. (Lev 11:2-20, Deu 
14:3-20) Ayon sa isa pa ring kautusan, hindi dapat 
kunin ng mga Israelita ang inahing ibon kasama ng 
kaniyang supling o mga itlog. Karaniwan na, na- 
giging madaling hulihin ang inahing ibon dahil 
sa pagmamahal niya sa kaniyang inakay: gayun- 
man, dapat siyang pakawalan, malamang na upang 
makapagluwal pa siya ng iba pang supling.--Deu 
22:6, 7. 

Iba't ibang kagamitan at instrumento ang ginamit 
noon sa pangangaso, kabilang na rito ang mga bu- 
sog at mga palaso (Gen 21:20, 27:3), mga panghilag- 
pos (1Sa 17:34, 40, Job 41:1, 28), mga bitag, mga 
lambat, mga hukay, at mga pangawit (Aw 140:5; 
Eze 17:20, 19:4, 9). Tiyak na ginamit din ang mga 
tabak, mga sibat, mga tunod, mga pamalo, at mga 
diyabelin.---Job 41:1, 26-29. 

Noon, upang makahuli ng mga hayop, kadalasang 
nag-uumang muna ng mga lambat. Pagkatapos, bu- 
bulabugin ng isang pangkat ng mga mangangaso 
ang mga hayop, karaniwa'y sa pamamagitan ng 
pag-iingay, upang tumakbo ang mga ito patungo sa 
mga lambat, na sumasaklob naman sa mga hayop. 
Gayundin, gumagawa ng mga hukay at upang hin- 
di mahalata ang mga ito, naglalagay sa ibabaw ng 
mga ito ng manipis na takip na gawa sa mga patpat 
at lupa. Nabibitag ang mga hayop kapag itinaboy 
sila patungo sa takip ng hukay. Bukod diyan, guma- 
gamit din ng mga silo na pansalabid sa mga paa 
ng mga hayop, at maaari ring gumamit sila noon 
ng kombinasyon ng mga hukay at mga lambat. 
--Ihambing ang Job 18:8-11, Jer 18:22, 48:42-44, 
tingnan ang BITAG, MANGHUHULI NG IBON. 

Pangingisda. Para sa mga Hebreo, ang pangi- 
ngisda ay isang hanapbuhay, hindi binabanggit na 
ginagawa ito noon para lamang sa paglilibang. Ang 


820 


mga mangingisda ay gumamit ng mga lambat, 
mga salapang, at mga sibat, gayundin ng kawil at 
pising pamingwit. (Job 41:1, 7; Eze 26:5, 14, Hab 
1:15, 17: Mat 17:27) Kalimitan, sa gabi ginagawa ang 
pangingisda. Ang mga lambat na pangubkob ay ini- 
huhulog mula sa mga bangka, sa kalaunan, alinman 
sa hinahatak ang mga ito patungo sa baybayin 
o ibinubuhos sa bangka ang nahuling isda. Pagka- 
tapos, pinagbubukud-bukod ang mga isda. Yaong 
mga angkop kainin alinsunod sa mga kundisyon ng 
Kautusan ay itinatabi, yaon namang mga di-kara- 
pat-dapat ay itinatapon. (Mat 13:47, 48, Luc 5:5-7, 
Ju 21:6, 8, 11) Kapag ang mga mangingisda ay na- 
kalusong lamang sa tubig o nakatayo sa baybayin, 
maaaring mga lambat na mas maliliit kaysa sa lam- 
bat na pangubkob ang inihahagis nila.---Tingnan 
ang LAMBAT, PANGUBKOB NA. 

Mahirap na gawain ang pangingisda. Kailangan 
dito ang pisikal na pagpapagal, lalo na kapag puno 
ng isda ang mga lambat na hinihila ng mga la- 
laki (Ju 21:6, 11) o kapag nagsasagwan sila ng 
mga bangka nang pasalungat sa hangin. (Mar 6:47, 
48) Kung minsan, walang nahuhuli ang mga ma- 
ngingisda kahit buong magdamag silang magpa- 
gal. (Luc 5:5: Ju 21:3) Pagkatapos ay kailangan pa 
nilang patuyuin at kumpunihin ang mga lambat. 
--Fze 47:10, Mat 4:21. 

Magkakasosyo noon ang mga mangingisdang 
sina Pedro, Andres, Santiago, at Juan. (Mat 4: 18, 21: 
Luc 5:3, 7, 10) Noong isang pagkakataon, pito sa 
mga alagad ni Jesus, kabilang na sina Natanael at 
Tomas, ang nangisdang magkakasama. (Ju 21:2, 3) 
Sa Juan 21:2, maaaring ang kapatid ni Pedro na si 
Andres ang isa sa dalawang mangingisda na bi- 
nanggit ngunit hindi ipinakilala, marahil ang isa pa 
ay si Felipe, yamang ipinahihiwatig ito ng bagay na 
ang tahanan niya ay nasa Betsaida (nangangahulu- 
gang “Bahay ng Mangangaso (o, Mangingisda) ”). 
—Ju 1:43, 44. 

Makasagisag. Ang pangingisda ay maaaring 
lumarawan sa panlulupig sa digmaan. (Am 4:2, Hab 
1:14, 15) Sa kabilang dako naman, inihalintulad ni 
Jesus ang gawaing paggawa ng mga alagad sa pa- 
ngingisda ng mga tao. (Mat 4:19) Ang Jeremias 
16:16, na bumabanggit na 'Magpapatawag si Jeho- 
va ng maraming mangingisda at mangangaso, ay 
maaaring unawain alinman sa kaayaaya o di-kaa- 
yaayang diwa. Kung ang tekstong ito ay tuwirang 
kaugnay ng talata 15, na tumutukoy sa pagsasauli 
sa mga Israelita sa kanilang lupain, ipinahihiwatig 
nito ang paghahanap sa nagsisising mga Judiong 
nalabi. Kung hindi naman, ang mga mangingisda at 
mga mangangaso ay mga hukbo ng kaaway na isi- 
nugo upang hanapin ang di-tapat na mga Israelita, 
anupat walang sinuman sa kanila ang makatata- 


821 


kas sa kahatulan ni Jehova.--Ihambing ang Eze 
9:2-7. 


PANGANGAYUPAPA. Pagyukod, pagluhod, 
pagpapatirapa, o iba pang kilos na tanda ng pagpa- 
pasakop, o basta isang pagbibigay-galang. Sa mara- 
ming kaso, ito ang wastong salin ng Hebreong 
hish-tachawah' at ng Griegong pro-sky-ne'o. 

Ang hish-tachawah' ay pangunahin nang nanga- 
ngahulugang “yumukod.” (Gen 18:2) Maaaring gi- 
nagawa ang gayong pagyukod bilang paggalang 
o pagpapakundangan sa ibang tao, gaya sa isang 
hari (1Sa 24:8, 2Sa 24:20, Aw 45:11), mataas na sa- 
serdote (1Sa 2:36), isang propeta (2Ha 2:15), o iba 
pang taong may awtoridad (Gen 37:9, 10; 42:6, Ru 
2:8-10), sa isang nakatatandang kamag-anak (Gen 
33:1-6, 48:11, 12, Exo 18:7, 1Ha 2:19), o maging sa 
mga estranghero bilang kapahayagan ng pagpipita- 
gan (Gen 19:1, 2). Yumukod si Abraham sa Canaa- 
nitang mga anak ni Het na mula sa mga ito ay ni- 
nais niyang bumili ng isang dakong libingan. (Gen 
23:7) Dahil sa pagpapala ni Isaac kay Jacob, ang 
mga liping pambansa at ang mismong “mga kapa- 
tid” ni Jacob ay kinailangang yumukod sa kaniya. 
(Gen 27:29: ihambing ang 49:8.) Kapag may mga 
taong nagpapasimulang yumukod sa anak ni David 
na si Absalom, sinusunggaban niya sila at hinahali- 
kan, maliwanag na upang isulong ang kaniyang pu- 
litikal na mga ambisyon sa pamamagitan ng pagpa- 
pakitang siya'y kapantay lamang nila. (2Sa 15:5, 6) 
Tumangging magpatirapa si Mardokeo sa harap ni 
Haman, hindi dahil sa itinuring niyang masama ang 
kaugaliang ito, kundi tiyak na dahil ang mataas na 
Persianong opisyal ay nagmula sa isinumpang lahi 
ng mga Amalekita.---Es 3:1-6. 

Salig sa nabanggit na mga halimbawa, maliwa- 
nag na ang terminong Hebreo ay hindi laging may 
diwang relihiyoso o nangangahulugan ng pagsam- 
ba. Gayunpaman, sa maraming kaso ay ginagamit 
ito may kaugnayan sa pagsamba, maaaring sa tu- 
nay na Diyos (Exo 24:1, Aw 95:6, Isa 27:13, 66:23) 
o sa huwad na mga diyos. (Deu 4:19, 8:19: 11:16) 
Maaaring yumuyukod ang mga tao sa Diyos kapag 
nananalangin (Exo 34:8: Job 1:20, 21) at kadalasa'y 
nagpapatirapa sila kapag nakatatanggap ng pagsisi- 
walat mula sa Diyos o ng isang kapahayagan o kati- 
bayan ng kaniyang pabor, sa gayo'y ipinakikita nila 
ang kanilang pasasalamat, pagpipitagan, at mapag- 
pakumbabang pagpapasakop sa kaniyang kalooban. 
--Gen 24:23-26, 50-52: Exo 4:31: 12:27, 28, 2Cr 7:3; 
20:14-19, ihambing ang 1Co 14:25, Apo 19:1-4. 

Ang pagyukod sa mga tao bilang paggalang ay 
katanggap-tanggap naman, ngunit ang pagyukod 
sa ibang diyos maliban kay Jehova ay ipinagbawal 
Niya. (Exo 23:24: 34:14) Sa katulad na paraan, ta- 
hasang hinahatulan ang pagyukod sa relihiyosong 


PANGANGAYUPAPA 


mga imahen o sa anumang nilalang bilang pagsam- 
ba. (Exo 20:4, 5: Lev 26:1: Deu 4:15-19: Isa 2:8, 9, 20, 
21) Kaya naman sa Hebreong Kasulatan, kapag nag- 
papatirapa ang ilang lingkod ni Jehova sa harap ng 
mga anghel, ginagawa lamang nila iyon upang ipa- 
kita na kinikilala nila ang mga ito bilang mga kina- 
tawan ng Diyos, hindi upang mangayupapa sa kani- 
la bilang mga bathala.---Jos 5:13-15: Gen 18:1-3. 

Pangangayupapa sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan. Ang Griegong pro:ssky:ne' o ay halos 
katumbas ng Hebreong hish:ta-chawah' anupat nag- 
tatawid ng ideya ng pagpapatirapa sa mga nilalang 
at gayundin ng pagsamba sa Diyos o sa isang bat- 
hala. Waring hindi gaanong malinaw na ipinahihi- 
watig ng pro-sky:ne'o ang paraan ng pagpapahayag 
ng pangangayupapa, di-gaya ng hish-tachawah, na 
malinaw na nagtatawid ng ideya ng pagpapatirapa 
o pagyukod. Hinalaw ng mga iskolar ang terminong 
Griego mula sa pandiwang ky:ne'o, samakatuwid 
nga, “humalik.” Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan 
(gayundin sa Griegong Septuagint na salin ng Heb- 
reong Kasulatan), ipinakikita ng pagkakagamit sa 
salitang ito na ang mga taong tinukoy na nangayu- 
papa ay nagpatirapa o yumukod.--Mat 2:11, 18:26, 
28:9. 

Gaya ng terminong Hebreo, dapat isaalang-alang 
ang konteksto upang matiyak kung ang pro-sky:ne'/o 
ay tumutukoy sa pangangayupapa na isa lamang 
anyo ng matinding paggalang o sa pangangayupa- 
pa na isang anyo ng relihiyosong pagsamba. Kapag 
ang tinutukoy ay pangangayupapa sa Diyos (Ju 
4:20-24: 1Co 14:25: Apo 4:10) o sa huwad na mga 
diyos at sa kanilang mga idolo (Gaw 7:43: Apo 9:20), 
maliwanag na iyon ay hindi basta isang katang- 
gap-tanggap o kinaugaliang pangangayupapa na gi- 
nagawa sa mga tao at sa gayo'y maituturing na 
isang pagsamba. Gayundin naman, kapag hindi bi- 
nabanggit kung kanino iniuukol ang pangangayu- 
papa, intindido nang sa Diyos ito iniuukol. (Ju 12:20, 
Gaw 8:27, 24:11, Heb 11:21, Apo 11:1) Sa kabilang 
dako, maliwanag na hindi pagsamba ang ginawa ni- 
yaong mga nagmula sa “sinagoga ni Satanas" na 'pi- 
napunta at pinangayupapa' sa harap ng mga paa ng 
mga Kristiyano.---Apo 3:9. 

Masusumpungan sa ilustrasyon ni Jesus sa Mateo 
18:26 ang isang halimbawa ng pangangayupapa sa 
isang taong hari. Maliwanag na ganitong uri ng pa- 
ngangayupapa ang ginawa ng mga astrologo sa ba- 
tang si Jesus, na “ipinanganak na hari ng mga Ju- 
dio”, ganito ring pangangayupapa ang sinabi ni 
Herodes na nais niyang gawin, at ang may-panlili- 
bak na ginawa ng mga kawal kay Jesus bago siya 
ibayubay. Maliwanag na hindi nila itinuring si Je- 
sus bilang ang Diyos o bilang isang bathala. (Mat 
2:2, 8, Mar 15:19) Bagaman ginagamit ng ilang 


PANGANGAYUPAPA 


tagapagsalin ang salitang “sumamba” sa karamihan 
ng mga kaso kung saan ang prossky-ne 0 ay ginamit 
upang tumukoy sa mga ikinilos ng mga tao sa harap 
ni Jesus, hindi sinusuportahan ng katibayan ang sa- 
ling ito. Sa halip, kung isasaalang-alang ang mga 
kalagayang nag-udyok sa mga tao na mangayupa- 
pa kay Jesus, mapapansin na ang mga ito ay kaha- 
wig na kahawig ng mga kalagayang nag-udyok 
sa ilan na mangayupapa sa mga propeta at mga hari 
noong una. (Ihambing ang Mat 8:2; 9:18, 15:25; 
20:20 sa 1Sa 25:23, 24: 2Sa 14:4-7, 1Ha 1:16; 2Ha 4: 
36, 37.) Kadalasan, ipinakikita ng mismong sinabi 
ng mga taong nangayupapa kay Jesus na, bagaman 
maliwanag na kinikilala nila siya bilang kinatawan 
ng Diyos, hindi nila iniisip na sa Diyos o sa isang 
bathala sila nangangayupapa, kundi sa “Anak ng 
Diyos,” ang inihulang “Anak ng tao,” ang Mesiyas na 
may awtoridad mula sa Diyos. Sa maraming pagka- 
kataon, ang pangangayupapa nila ay isang kapaha- 
yagan ng pasasalamat para sa pagsisiwalat ng Diyos 
o para sa katibayan ng kaniyang pabor, gaya rin ng 
pangangayupapang ginawa ng mga tao noong una. 
--Mat 14:32, 33; 28:5-10, 16-18, Luc 24:50-52: Ju 9: 
35, 38. 

Bagaman tumanggap ng pangangayupapa ang 
naunang mga propeta at gayundin ang mga anghel, 
pinigilan ni Pedro si Cornelio sa pangangayupapa sa 
kaniya, at sa pangitain naman ni Juan, dalawang 
ulit siyang pinigilan ng anghel o mga anghel sa pag- 
gawa ng gayon, anupat tinukoy ng anghel ang kani- 
yang sarili bilang 'kapuwa alipin at nagpayo na 
“sambahin mo ang Diyos [toi Theoi” prosky neson].” 
(Gaw 10:25, 26, Apo 19:10, 22:8, 9) Maliwanag na sa 
pagdating ni Kristo, nagkaroon ng bagong mga ug- 
nayan na nakaapekto sa paraan ng pakikitungo ng 
mga lingkod ng Diyos sa isa't isa. Itinuro niya sa ka- 
niyang mga alagad na “iisa ang inyong guro, sa- 
mantalang lahat kayo ay magkakapatid . . . ang 
inyong Lider ay iisa, ang Kristo” (Mat 23:8-12), sa- 
pagkat sa kaniya natupad ang makahulang mga 
paglalarawan, gaya nga ng sinabi ng anghel kay 
Juan na “ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang 
kumakasi sa panghuhula.” (Apo 19:10) Si Jesus ay 
Panginoon ni David, ang mas dakila kaysa kay Solo- 
mon, ang propetang mas dakila kaysa kay Moises. 
(Luc 20:41-43, Mat 12:42, Gaw 3:19-24) Kaya wasto 
lamang na tumanggi si Pedro na pakundanganan 
siya ni Cornelio nang higit kaysa sa nararapat. 

Gayundin naman, dahil si Juan ay ipinahayag 
nang matuwid ng Diyos bilang isang pinahirang 
Kristiyano, anupat tinawag upang maging makala- 
ngit na anak ng Diyos at maging isang miyembro 
ng Kaharian, ang kaniyang kaugnayan sa (mga) 
anghel ng Apocalipsis ay naiiba sa kaugnayan ng 
mga Israelita sa mga anghel na nagpakita sa kanila 
noong una. Maliwanag na kinilala ng (mga) anghel 


822 


ang pagbabagong ito ng kaugnayan nang tanggihan 
nila ang pangangayupapa ni Juan.--Ihambing ang 
1Co 6:3: tingnan ang IPAHAYAG NA MATUWID. 

Pangangayupapa sa niluwalhating si Jesu- 
Kristo. Sa kabilang dako, si Kristo Jesus ay dina- 
kila ng kaniyang Ama sa isang posisyon na panga- 
lawa lamang sa Diyos, upang “sa pangalan ni Jesus 
ay lumuhod ang bawat tuhod niyaong mga nasa la- 
ngit at niyaong mga nasa lupa at niyaong mga nasa 
ilalim ng lupa, at ang bawat dila ay hayagang kumi- 
lala na si Jesu-Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalha- 
ti ng Diyos na Ama.” (Fil 2:9-11, ihambing ang Dan 
7:13, 14, 27.) Ipinakikita rin ng Hebreo 1:6 na ka- 
hit ang mga anghel ay nangayupapa sa binuhay- 
muling si Jesu-Kristo. Maraming salin ng tekstong 
ito ang gumagamit ng “sumamba” para sa pro-sky- 
neo, samantalang isinasalin naman ito ng iba sa pa- 
mamagitan ng mga pananalitang gaya ng “yumu- 
kod sa harap” (AT: Yg) at 'magbigay-galang' (NE). 
Anumang terminong Tagalog ang ginagamit, ang 
orihinal na Griego ay hindi nagbabago at ang gina- 
wa ng mga anghel sa harap ni Kristo ay dapat una- 
wain kaayon ng iba pang bahagi ng Kasulatan. Ma- 
riing sinabi mismo ni Jesus kay Satanas na “si 
Jehova na iyong Diyos ang sasambahin [isang anyo 
ng prossky-ne'o] mo, at sa kaniya ka lamang mag- 
uukol ng sagradong paglilingkod.” (Mat 4:8-10, Luc 
4:7, 8) Sa katulad na paraan, sinabi ng (mga) ang- 
hel kay Juan na “sambahin mo ang Diyos” (Apo 
19:10, 22:9), at ang utos na ito ay binigkas pagkara- 
ang buhaying-muli at dakilain si Jesus, anupat nag- 
papakitang si Jehova pa rin ang dapat pag-ukulan 
ng pagsamba. Totoo, bagaman ang Awit 97, na ma- 
liwanag na sinipi ng apostol sa Hebreo 1:6, ay tumu- 
tukoy sa Diyos na Jehova bilang ang isa na niyuyu- 
kuran, ikinapit ang tekstong ito kay Kristo Jesus. 
(Aw 97:1, 7) Gayunman, bago nito ay nilinaw na ng 
apostol na ang binuhay-muling si Kristo ang 'sinag 
ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong lara- 
wan ng kaniya mismong sarili. (Heb 1:1-3) Sama- 
katuwid, kung ang ipinapalagay nating “pagsamba” 
ay waring iniuukol ng mga anghel sa Anak, ang to- 
too, ito'y iniuukol nila sa pamamagitan lamang niya 
at para sa Diyos na Jehova, ang Soberanong Taga- 
pamahala, “ang Isa na gumawa ng langit at ng lupa 
at dagat at mga bukal ng mga tubig.” (Apo 14:7: 4: 
10, 11; 7:11, 12, 11:16, 17: ihambing ang 1Cr 29:20, 
Apo 5:13, 14: 21:22.) Sa kabilang dako, ang mga sa- 
ling “yumukod sa harap” at 'magbigay-galang” (sa 
halip na “sumamba”) ay hindi naman salungat sa 
orihinal na wika, sa tekstong Hebreo man ng Awit 
97:7 o sa tekstong Griego ng Hebreo 1:6, sapagkat 
naitatawid ng gayong mga salin ang saligang diwa 
ng hish-tachawah' at prosky:ne o. 


823 
PANGAW. Tingnan ang Garos, BukLop, BIGKIS. 


PANGAWAN, MGA. Isang sinaunang instru- 
mentong pampiit at pamparusa, isang kayariang 
kahoy na kung saan iniipit ang mga paa ng isang 
tao samantalang siya'y nakaupo (2Cr 16:10: Jer 
20:2, 3), at kadalasan, samantalang nakalantad siya 
sa paningin at panunuya ng madla. Ang mga pa- 
ngawan ng mga Romano ay may ilang butas anupat 
kung gugustuhin ay maibubuka nang husto ang 
mga binti, sa gayon ay pinatitindi ang pagpapahi- 
rap. Sa Hebreo, ang mga pangawang pampiit ng 
mga paa ay tinatawag na sadh (Job 13:27, 33:11), at 
yamang ang mga ito ay yari sa kahoy, tinutukoy 
ang mga ito sa pamamagitan ng terminong Griego 
na xy lon (kahoy). Habang nakabilanggo sila sa Fi- 
lipos, ipiniit sina Pablo at Silas sa mga pangawan na 
umipit sa kanilang mga paa.--Gaw 16:24. 

Sa ibang bahagi ng Hebreong Kasulatan, may isa 
pang salita, mah-pe'kheth, na isinasalin din bilang 
“mga pangawan.” Yamang mayroon itong diwa ng 
pagpihit, waring puwersahang binabaluktot o pini- 
pilipit ang katawan ng taong ipinipiit dito. Maaaring 
ipinipiit sa kagamitang ito ang mga paa, mga ka- 
may, at leeg o marahil ay ginagamit ito kasama ng 
iba pang kasangkapan na pampiit sa leeg at mga bi- 
sig. Posibleng pinagtatambal ang mga pangawan at 
ang pikota upang ipitin ang mga binti at pati ang 
leeg at mga bisig. (Jer 29:26, NE, NW) Ang pagga- 
mit ng ganitong mga instrumento ay hindi iniutos 
ng Kautusang ibinigay ng Diyos sa Israel, ni may 
probisyon man sa Kautusan para sa mga bilang- 
guan. 


PANGAWIT [sa Ingles, hook]. Isang piraso ng 
metal o iba pang materyales na nakakurba o naka- 
anggulo at matulis, kung minsan ay mayroon itong 
sima. 

Mga pangawit na ginto ang ginamit sa tabernaku- 
lo upang pagdugtungin ang dalawang malalaking 
seksiyon ng burdadong pantakip na lino, at mga pa- 
ngawit na tanso naman ang ginamit sa dalawang 
seksiyon ng pantakip na yari sa balahibo ng kam- 
bing. (Exo 26:1, 5, 6, 7, 10, 11; 36:13, 18, 39:33) 
Ang kurtina sa pagitan ng dakong Banal at ng Ka- 
banal-banalan ay nakasabit sa mga pangawit, na 
maliwanag na yari sa ginto (Exo 26:31-33), gaya 
rin ng pantabing sa pasukan ng tabernakulo.---Exo 
26:36, 37. 

Gumamit ng mga kawil, o mga pangawit para sa 
isda, ang sinaunang mga mangingisda. (Hab 1:14, 
15: Isa 19:1, 6-8: Mat 17:24-27) Binabanggit sa Bib- 
liya ang mga pangawit ng matadero. (Am 4:2) Gina- 
mit din ang mga pangawit, posibleng mga tinik, 
upang maakay o mahila ang mga hayop, partikular 
na yaong mababangis.---Eze 19:3, 4, 6, 9, tlb sa Rbi8. 


PANG-EENGKANTO 


Noon, kung minsan ay inaakay ang mga bihag sa 
pamamagitan ng mga pangawit na ikinabit sa labi, 
ilong o dila ng mga ito. Mula sa isang Asiryanong 
pagsasalarawan ay makikita ang isang hari na may 
hawak na tatlong bihag, hawak niya sila sa mga pa- 
naling nakakabit sa mga pangawit na nasa kanilang 
mga labi samantalang binubulag niya ang isa sa ka- 
nila sa pamamagitan ng sibat. Kaya naman, tiyak na 
naintindihan ni Haring Senakerib ng Asirya ang 
makasagisag na pananalita sa kaniya ni Jehova sa 
pamamagitan ng propetang si Isaias: “At ilalagay ko 
nga ang aking pangawit sa iyong ilong at ang aking 
renda sa pagitan ng iyong mga labi, at dadalhin nga 
kitang pabalik sa daan na iyong pinanggalingan.” 
--2Ha 19:20, 21, 28; Isa 37:29. 

Sa makasagisag na paraan, nagsalita si Jehova 
kay Paraon ng Ehipto, na may-kamangmangang 
pinagtiwalaan ng Israel ukol sa suporta laban sa 
Babilonya: “At lalagyan ko ng mga pangawit ang 
iyong mga panga ... At iaahon kita mula sa gitna 
ng iyong mga kanal ng Nilo... At iiwan kita sa 
ilang... At makikilala nga ng lahat ng tumatahan 
sa Ehipto na ako ay si Jehova, sa dahilang sila, bi- 
lang suhay, ay naging isang tambo sa sambahayan 
ng Israel.” (Eze 29:1-7) Angkop na angkop noon 
ang mga pananalitang ito, binanggit ng istoryador 
na si Herodotus (II, 70) na ang mga Ehipsiyo ay gu- 
magamit ng pangawit upang manghuli ng buwaya 
at maiahon ito mula sa tubig. Inihula rin ni Jeho- 
va na lalagyan niya ng mga pangawit ang mga 
panga ni “Gog ng lupain ng Magog” at ilalabas niya 
siya tungo sa pangwakas na pagsalakay sa bayan 
ng Diyos at tungo sa kaniyang sariling pagkapuksa. 
—Eze 38:1-4, 39:1-4. 


PANG-EENGKANTO. Ang salitang Hebreo 
na ittim' ay ginamit sa Isaias 19:3 upang tumukoy 
sa “mga engkantador" ng Ehipto. Ang salitang Heb- 
reo na che'ver (isinaling “engkanto") ay tumutukoy 
sa isang pormula sa mahika na binibigkas, inaawit, 
o isinusulat bilang engkanto, o orasyon, upang 'ga- 
yumahin' ang isang tao. (Aw 58:5; Isa 47:9, 12) Ma- 
liwanag na ang “mga palamuting kabibi na humihi- 
ging” na pag-aari, at walang alinlangang isinusuot, 
ng mga anak na babae ng Sion ay mga anting- 
anting, anupat ang salitang Hebreo para sa mga ito 
(lechashim') ay halaw sa isang salitang-ugat na 
nangangahulugang “bulong; engkanto.” (Isa 3:20; 
ihambing ang 2Sa 12:19, Aw 58:5.) Ang gayong 
mga espiritistikong gawain ay kasama sa “mga ka- 
rima-rimarim na bagay” na ipinagbawal ni Jehova 
sa kaniyang bayan. (Deu 18:9-11) Kilalang-kilala 
ang sinaunang mga Babilonyo, mga Ehipsiyo, at 
iba pa sa kanilang pagtitiwala sa mga anting-anting 
at sa pang-eengkanto.--Isa 19:3, 47:9, 12. 


PANGGAGAHASA 


Pang-eengkanto ng Ahas. Ang tinatawag na 
snake charming o pang-eengkanto ng ahas ay maa- 
aring maging isang anyo ng espiritismo at nagmu- 
la sa sinaunang kulto ng mga sumasamba sa serpi- 
yente. Diumano'y ineengkanto ng engkantador ang 
serpiyente, na karaniwa'y isang kobra, at tila naha- 
halina ito sa musikang tinutugtog, kadalasa'y sa 
isang plawta o pipa. Hindi bingi o mahina ang pan- 
dinig ng mga ahas gaya ng akala ng iba. Sa halip, 
gaya ng ipinahihiwatig ng Awit 58:4, 5, naririnig 
nila ang tinig ng mga engkantador at gayundin ang 
musika nito. Baka akalain ng isa na maaaring sana- 
yin ang ahas gaya ng pagsasanay sa isang hayop 
o ibon, sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang 
basket na may takip, pagtugtog ng banayad na mu- 
sika, mabilis na pagtatakip sa basket kapag nag- 
tangkang tumakas ang ahas, hanggang sa tuluyan 
itong matutong tumayo nang tuwid at sumunod sa 
musika nang hindi nagtatangkang tumakas. Baga- 
man maaaring totoo ito sa ilang kaso, lumilitaw 
na kadalasa'y kasangkot ang espiritismo sa pang- 
eengkanto ng ahas. 

Pinatutunayan ng pagbanggit ng Bibliya sa espi- 
ritistikong gawaing ito na ginagawa na ito noon pa 
mang sinaunang panahon.--Aw 58:4, 5: Ec 10:11, 
Isa 3:3, Jer 8:17. 


PANGGAGAHASA. Ang panggagahasa ay 
binibigyang-katuturan bilang ang bawal na seksu- 
wal na pakikipagtalik nang walang pagsang-ayon 
ng babae, anupat ginagawa sa pamamagitan ng 
pamumuwersa, pamimilit, pananakot, o panlilin- 
lang. 

Nagbabala si Jehova hinggil sa mga resultang da- 
ranasin ng Israel kung susuwayin nila ang kaniyang 
kautusan. Bukod sa pagdanas ng mga sakit at kapa- 
hamakan, inihula rin niya na mahuhulog sila sa 
mga kamay ng kanilang mga kaaway, at sinabi 
niya: “Ikaw ay makikipagtipan sa isang babae, ngu- 
nit gagahasain [anyo ng sha:ghal'] siya ng ibang la- 
laki.” (Deu 28:30) Nangyari ito nang alisin ni Jehova 
ang kaniyang proteksiyon mula sa bansa dahil sa 
kanilang pagkamasuwayin, at lupigin ng mga paga- 
nong kaaway ang kanilang mga lunsod. (Ihambing 
ang Zac 14:2.) Inihula na mararanasan din ng Babi- 
lonya ang gayong pakikitungo, na naganap nang 
bumagsak ito sa mga Medo at mga Persiano. (Isa 13: 
1, 16) Ayon sa Kautusan, hindi ito mangyayari 
sa mga bansang susupilin ng Israel, sapagkat ang 
mga kawal ay pinagbabawalang makipagtalik kapag 
panahon ng kampanyang militar.--1Sa 21:5, 2Sa 
11:6-11. 

Isang kaso ng halinhinang panggagahasa sa lun- 
sod ng Gibeah ng Benjamin noong mga araw ng 
mga Hukom ang nagbunsod ng sunud-sunod na 
mga pangyayari bilang paghihiganti sa tribo ni 


824 


Benjamin, na muntik nang humantong sa kanilang 
pagkalipol. Ang mga walang-kabuluhang lalaki sa 
lunsod, na may lisyang seksuwal na mga pagnana- 
sa, ay nagpumilit na makipagtalik sa isang panau- 
hing Levita. Sa halip na pumayag, ibinigay niya sa 
kanila ang kaniyang babaing kinakasama na bago 
nito ay nakiapid laban sa kaniya. Inabuso ito ng mga 
lalaki nang buong gabi hanggang sa ito'y mamatay. 
Ang terminong Hebreo na ‘anah’, isinaling “gahasa- 
in” sa ulat na ito, ay nangangahulugan ding “pigha- 
tiin,” “hiyain,” at “siilin. "---Huk kab 19, 20. 

Puwersahang hinalay ng anak ni Haring David na 
si Amnon ang kaniyang kapatid sa ama na si Tamar, 
at dahil dito ay pinatay siya ng kapatid ni Tamar na 
si Absalom. (2Sa 13:1-18) Nang malaman ng Per- 
sianong hari na si Ahasuero ang kataksilan ng ma- 
pagpakanang si Haman na Agagita laban sa mga 
Judio, at lalo na laban sa reyna ni Ahasuero na si 
Esther, ang hari ay nagngalit. Sa pagkaalam na wala 
siyang maaasahang awa mula sa hari, ang despera- 
dong si Haman ay sumubsob sa higaan na kinaroro- 
onan ni Esther upang magmakaawa. Nang muling 
pumasok sa silid ang hari, nakita niya roon si Ha- 
man at siya'y sumigaw: “Gagahasain din ba ang 
reyna, habang ako ay nasa bahay?” Kaagad niyang 
sinentensiyahan si Haman ng kamatayan. Inilapat 
ang sentensiya, at maliwanag na pagkatapos nito, 
si Haman ay ibinitin sa mismong tulos na itinin- 
dig niya para pagbitinan sa pinsan ni Esther na 
si Mardokeo. (Es 7:1-10) Sa iniulat na pananalita 
ng hari (Es 7:8), ginamit ang salitang Hebreo na 
kavash'. Nangangahulugan itong “supilin, pagling- 
kurin” (Gen 1:28, Jer 34:16) ngunit maaari rin itong 
mangahulugang “gahasain.” 

Sa ilalim ng Kautusan, kung ang isang babaing 
ipinakipagtipan ay nakiapid sa ibang lalaki, siya at 
ang lalaki ay papatayin. Ngunit kung ang babae ay 
sumigaw at humingi ng saklolo, itinuturing itong 
katibayan na siya'y walang sala. Ang lalaki ay papa- 
tayin dahil sa kaniyang kasalanan ng pagpuwersa sa 
babae, at ang babae ay pinawawalang-sala.---Deu 
22:23-27. 


PANGGAGAMOT. Tingnan ang KARAMDAMAN 
AT PANGGAGAMOT. 


PANGGAGAWAY. Tingnan ang MAHIKA AT 
PANGGAGAWAY. 
PANGGATONG. Sa literal, “pagkain” para sa 


apoy. (Isa 9:5, 19; Eze 15:4) Ang uling (Isa 47:14: Ju 
18:18), mga patpat (Jer 7:18), mga halamang hung- 
ko (Job 41:20), mga tinik (Ec 7:6), kahoy (Jos 9:27: 
Isa 44:14-16), gayundin ang mga punong ubas (Eze 
15:6), ay kabilang sa mga panggatong na espesipi- 
kong binabanggit sa Bibliya. Karagdagan pa, ang la- 
ngis ng olibo ay nagsilbing panggatong na karani- 


825 


wang ginagamit sa mga lampara. (Exo 27:20, Mat 
25:3, 4) Malamang na kahoy, sa likas na anyo nito 
o sa anyong uling, ang pangunahing ipinanggaga- 
tong ng mga Israelita. Bilang pampainit, karaniwa'y 
pinagniningas noon ang uling sa isang brasero. (Jer 
36:22) Kung minsan naman, pinagniningas ito kahit 
walang lalagyan, gaya ng malamang na nangyari 
nang si Jesu-Kristo, matapos siyang buhaying-muli, 
ay maghanda ng agahang niluto sa ibabaw ng nag- 
babagang uling.--Ju 21:9, 10, tingnan ang ULING, 
BAGA. 

Upang ilarawan kung gaano katindi ang magi- 
ging kalagayan kapag kinubkob ang Jerusalem, si 
Ezekiel ay tinagubilinang gumamit ng dumi ng tao 
bilang panggatong, ngunit nang tumutol siya, pi- 
nahintulutan siya ni Jehova na gumamit ng mga 
limpak ng dumi ng baka bilang kapalit. (Eze 4:8, 
12-15) Bagaman ang pinatuyong dumi ng baka ay 
ginagamit ngayon ng ilang tao sa Gitnang Silangan 
dahil sa kakulangan ng kahoy, hindi naman nanga- 
ngahulugan na karaniwan itong ginagamit ng mga 
Israelita noon, lalo na't mas makapal naman ang 
kakahuyan sa sinaunang Palestina kaysa sa nga- 
yon. 


PANGHAGUPIT, PANGHAMPAS jsa Ingles, 
whip]. Karaniwan na, isang nahuhutok na kurdon 
o latigong katad na may hawakan. Mula pa noong si- 
naunang mga panahon, ginagamit na sa mga tao 
ang kasangkapang ito (2Cr 10:11, 14) at gayundin sa 
mga hayop upang pasunurin at igiya sila.---Kaw 
26:3: Na 3:2. 

Ipinaghambog ni Haring Rehoboam na, baga- 
man ang kaniyang amang si Solomon ay nagparusa 
sa mga Israelita sa pamamagitan ng “mga ham- 
pas,” siya naman ay magpaparusa sa pamamagi- 
tan ng “mga hagupit.” Makasagisag ang pananalita 
ni Rehoboam, ngunit maaaring ang mga hagupit 
na tinutukoy ay mga latigo na may matatalas na 
dulo, yamang ang salitang Hebreo (“ag'rabbim') 
para sa “mga hagupit” ay literal na nangangahulu- 
gang “mga alakdan."”--1Ha 12:11, 14, tlb sa Rbi8; 
2Cr 10:11, 14. 

Binanggit ni Elipaz na Temanita ang “hagupit ng 
dila.” (Job 4:1: 5:21) Lumilitaw na tumutukoy ito sa 
paggamit ng dila upang maminsala, gaya ng pani- 
nirang-puri at pagsasalita nang may pang-aabuso. 
--Ihambing ang Kaw 12:18, San 3:5-10. 

Noong panahon ng Paskuwa ng 30 C.E., “pagka- 
tapos na gumawa ng isang panghagupit na lubid, 
pinalayas [ni Jesus] mula sa templo ang lahat ng 
may mga tupa at mga baka.” Sa mga hayop la- 
mang ginamit ni Jesus ang panghagupit, hindi sa 
mga tao na may mga tupa at mga baka, ipinakikita 
ito ng bagay na ang mga nagtitinda ng mga kala- 


PANGHARAP NA PAMIGKIS 


pati ay pinalayas niya nang bibigan, hindi sa pama- 
magitan ng panghagupit. Gayundin, nang itaboy 
niya ang mga baka sa pamamagitan ng panghagu- 
pit, nagulo niya ang gawaing pangangalakal ng 
mga tao, at natural lamang na susundan nila ang 
kanilang mga baka upang tipunin ang mga ito. 
—Ju 2:13-17. 


PANGHAHAGUPIT. Tingnan ang PAGHAM- 
PAS, PAMAMALO, PAMBUBUGBOG. 


PANGHALINA, KAGANDAHAN |sa Ing- 
les, charm]. Ang salitang Hebreo na chen ay na- 
ngangahulugan ng lingap, panghalina, o pagiging 
elegante, sa anyo at paggawi, at karaniwan itong 
isinasalin bilang “lingap” (Gen 6:8), bagaman sa 
ilang kaso ay isinasalin ito bilang “panghalina,” “ha- 
lina,” o “kagandahan.” Halimbawa, maaaring ang 
isang patutot ay “kaakit-akit sa kagandahan” (Na 
3:4), ngunit gaya ng sinasabi sa Mga Kawikaan: 
“Ang halina ay maaaring magbulaan, at ang karik- 
tan ay maaaring walang-kabuluhan, ngunit ang ba- 
baing may takot kay Jehova ang siyang nagkakamit 
ng papuri para sa kaniyang sarili.” Gayundin, “ang 
babaing kahali-halina ang siyang may tangan sa 
kaluwalhatian.” (Kaw 31:30, 11:16, tingnan din ang 
Kaw 5:18, 19.) Ang karunungan at kaunawaan mula 
sa Diyos ay maaaring maging tunay na palamuting 
panghalina (Kaw 3:21, 22, 4:7-9), kung paanong ka- 
hali-halina ang angkop na pananalita. (Aw 45:2, 
Kaw 22:11) Nang bumalik ang mga Judio mula sa 
pagkatapon sa Babilonya, si Zerubabel ay pinasigla 
na ipagpatuloy ang pagtatayo ng templo, anupat ti- 
niyak sa kaniya na kapag inilatag ang pangulong- 
bato, “magkakaroon ng hiyawan para roon: “Kahali- 
halina! Kahali-halina!' "---Zac 4:7. 


PANGHAMPAS. 
PANGHAMPAS. 


PANGHARAP NA PAMIGKIS. 
migkis sa noo. 

Bagaman sinabihan ang mga Israelita na “itali ang 
kautusan ng Diyos bilang tanda sa kanilang kamay' 
at ilagay ito bilang isang “pangharap na pamigkis sa 
pagitan ng kanilang mga mata, maliwanag na hin- 
di iyon tumutukoy sa literal na pagsusuot ng mga 
teksto ng Kasulatan. (Deu 6:6-8, 11:18) Totoong ti- 
nagubilinan sila na maglagay ng literal na palawit 
sa kanilang mga kasuutan bilang tagapagpaalaala 
ng mga utos ng Diyos. (Bil 15:38-40) Gayunman, 
makasagisag ang “tanda” at “pangharap na pamig- 
kis.” Pinatutunayan ito ng tagubilin ng Diyos sa 
mga Israelita hinggil sa paggunita nila ng kaniyang 
pagliligtas sa kanila. Ang paggunitang iyon ay mag- 
sisilbi ring “tanda . . . sa iyong kamay at pinakaala- 
ala sa pagitan ng iyong mga mata” at “pangharap na 


Tingnan ang PANGHAGUPIT, 


Isang pa- 


PANGHIHILAKBOT 


pamigkis sa pagitan ng iyong mga mata.”---Exo 13: 
9, 14-16. 


Sa anong diwa dapat isuot ng mga 
Israelita ang kautusan ng Diyos bilang 
pangharap na pamigkis sa pagitan ng 

kanilang mga mata? 


Waring ibig sabihin ni Jehova na ang Kautusan ay 
dapat nilang panatilihing malinaw sa kanilang pani- 
ngin at na dapat nila itong maingat na bigyang- 
pansin na parang nakasulat ito sa isang tapyas sa 
pagitan ng kanilang mga mata, at na para itong tan- 
da sa kanilang mga kamay, anupat saanman sila tu- 
mingin at anuman ang kanilang gawin ay laging 
nasa harapan nila ang Kautusan. Gayunman, nang 
makabalik ang mga Judio mula sa Babilonya, bu- 
muo sila ng isang pormalistikong relihiyong nakasa- 
lig sa mga tradisyon ng mga tao (Mat 15:3, 9) at iki- 
napit nila sa literal na paraan ang kautusang ito. 
Gumamit sila ng pahabang mga piraso ng pergami- 
no kung saan nakasulat ang apat na teksto ng Kasu- 
latan: Exodo 13:1-10, 11-16 at Deuteronomio 6:4-9, 
11:13-21. Nang maglaon, binibilot nila ang pergami- 
no at inilalagay sa maliliit na sisidlang yari sa balat 
ng guya at pagkatapos ay itinatali sa noo at kali- 
wang braso. Isinusuot ito ng mga lalaking Judio tu- 
wing umaga sa panahon ng pananalangin, maliban 
sa mga araw ng kapistahan at Sabbath. 


Pilakteryang pambraso na isinusuot 
ng mga Judio na pormalistikong 
nagkapit ng kautusan ni Jehova 


Hinatulan ni Jesu-Kristo ang pagpapaimbabaw ng 
mga eskriba at mga Pariseo, yamang pinalalapad 
nila ang mga sisidlang naglalaman ng kasulatan na 


826 


isinusuot nila bilang pananggalang, upang paha- 
ngain ang iba sa kanilang pagiging matuwid. (Mat 
23:2, 5) Ang salitang Griego na phyla-kte'ri'on, “pi- 
lakterya,” na tumutukoy sa gayong sisidlang nagla- 
laman ng kasulatan, ay pangunahin nang nanga- 
ngahulugang himpilan, kuta, o pananggalang. Kaya 
naman isinusuot ang mga ito bilang pananggalang, 
agimat, o anting-anting. 

Gayunman, ayon sa Bibliya, ang dapat bantayan 
ay hindi ang maganda o relihiyosong panlabas na 
kaanyuan, kundi ang puso. (Mat 23:27, 28, Kaw 
4:23) Idiniriin nito na hindi ang pagsusuot ng naka- 
sulat na mga teksto mula sa Kasulatan ang magdu- 
dulot ng malaking kapakinabangan sa isang tao, 
kundi ang pag-iingat ng praktikal na karunungan at 
kakayahang mag-isip at ang pagtatamo ng pagkau- 
nawa.--Kaw 3:21, 22, 4:7-9. 


PANGHIHILAKBOT [sa Ingles, dread]. Ito 
ang karaniwang salin ng pangngalang Hebreo na 
pachadh (pandiwa, pa-chadh'), na pangunahing tu- 
mutukoy sa isang bagay na sanhi ng panginginig. 
(Ihambing ang Mik 7:17.) Ang isang anyo naman 
ng kahawig na salitang quts ay isinasalin bilang 
‘makadama ng nakapanlulumong takot (Exo 1:12, 
Bil 22:3, Isa 7:16) at kadalasan nang nagtatawid 
ng diwa ng “pagkamuhi.” (Tingnan ang NAKAMU- 
MUHING BAGAY.) Ang pananalitang “panghihilakbot 
kung gabi” ay tumutukoy sa anuman na maaa- 
ring magdulot ng panghihilakbot o matinding takot 
kung gabi, gaya ng biglaang pagsalakay ng mga 
magnanakaw o pag-atake ng malalaking hayop na 
naninila.---Sol 3:8. 

Tinukoy ni Jacob ang Makapangyarihan-sa-lahat 
bilang “ang Panghihilakbot ni Isaac,” ang isa na 
itinuring ni Isaac na kapita-pitagan at kasindak- 
sindak, anupat natakot si Isaac na hindi Siya mapa- 
lugdan. Tinaglay rin ni Jacob ang pangmalas ng 
kaniyang amang si Isaac at ipinakikita ito ng panu- 
numpa niya “sa pamamagitan ng Panghihilakbot ng 
kaniyang amang si Isaac.”---Gen 31:42, 53. 

Ang kapaki-pakinabang na panghihilakbot kay 
Jehova, na makikita sa pagnanais na iwasan ang 
hindi Niya sinasang-ayunan, ay kailangang tagla- 
yin ng isa kung nais niyang manatiling lingkod ng 
Diyos. Dahil sa panghihilakbot na ito, si Job ay na- 
natiling walang kapintasan at matuwid. (Job 1:1, 
23:15, 31:23) At tinulungan nito ang salmista na 
manatili sa isang landasing kinalulugdan ng Diyos 
sa kabila ng pang-uusig ng mga prinsipe. (Aw 
119:120, 161) Pinasigla ni Jehosapat ang mga inata- 
sang hukom na magtaglay ng wastong panghihi- 
lakbot na ito upang huwag silang magtangi sa 
paglalapat ng makatarungang mga pasiya.---2Cr 
19:5-7. 


827 


Si Jehova ang nagsasanggalang at nagpapalakas 
ng kaniyang bayan. Kaya walang dahilan para ang 
isa ay manghilakbot sa mga tao, kakitaan ng matin- 
ding takot sa maaari nilang gawin, at dahil dito ay 
sumunod sa kanilang di-wastong mga kahilingan. 
(Aw 27:1: 78:53, 91:2-5: Isa 12:2) Subalit hindi ito 
nangangahulugan na hindi na magdurusa ang mga 
lingkod ng Diyos sa kasalukuyang sistema ng mga 
bagay. Sa pana-panahon ay nalalagay sila sa kaha- 
bag-habag at di-kaayaayang kalagayan. Palibhasa'y 
hindi napag-uunawa ng mga taong walang pana- 
nampalataya na pinagmamalasakitan pa rin sila ni 
Jehova, maaaring iwan sila ng mga ito dahil sa 
panghihilakbot, anupat ayaw na madamay sa kani- 
lang waring walang pag-asang kinahinatnan. (Aw 
31:11) Subalit hindi sila pababayaan ni Jehova.---Aw 
27:10: 94:14. 

Dahil walang panghihilakbot sa Diyos ang mga 
balakyot, nagpapatuloy sila sa kanilang masasa- 
mang lakad. (Aw 36:1-4) Subalit hindi nila ma- 
tatakasan ang panghihilakbot na idudulot ng 
kapahamakang sasapit sa kanila dahil sa pagwawa- 
lang-bahala sa makadiyos na karunungan.--Kaw 1: 
26, 27. 

Nang alisin ni Jehova ang kaniyang proteksiyon sa 
di-tapat na mga Israelita, dumanas sila ng panghi- 
hilakbot araw at gabi, anupat palaging nanganganib 
ang kanila mismong buhay. Hindi sila nakatakas sa 
kapahamakan. (Deu 28:66, 67: Isa 24:17-20, 33:14: 
Jer 30:5, Pan 3:47) Ang ganitong uri ng panghihi- 
lakbot ay hindi mararanasan niyaong mga kumiki- 
los kaayon ng makadiyos na karunungan, niyaong 
mga laging may mapitagang pagkasindak sa Mayla- 
lang.--Kaw 1:33, 3:24, 25; 28:14. 

Ang mga pagpapamalas ni Jehova ng wa- 
lang-kapantay na kapangyarihan, pagsuporta, o li- 
ngap ay maaaring magdulot ng panghihilakbot sa 
mga nagmamasid. (2Cr 17:10, Aw 53:5, 105:38, 
Isa 19:16, 17: Jer 33:9) Halimbawa, sa tulong ng 
Diyos, ang mga Israelita ay nagtamo ng kamang- 
ha-mangha at tunay na kakila-kilabot na mga ta- 
gumpay laban sa kanilang mga kaaway (Deu 11:25; 
1Cr 14:17: 2Cr 14:12-14: 20:29), at noong panahon 
nina Mardokeo at Esther, dahil sa di-inaasahang 
pagbabago ng mga pangyayari na naging pabor sa 
mga Judio, ang kanilang mga kaaway ay nanghi- 
lakbot. (Es 8:17: 9:2, 3) Gayundin, ang katibayan na 
pinagkalooban ng Diyos ang isa ng lakas ng loob at 
katapangan ay maaaring magbunga ng kapaki- 
pakinabang na panghihilakbot at mabilis na pagtu- 
gon. Kaya naman nang mapuwersang mamanhik 
si Haring Saul sa mga Israelita na sumama sila 
sa pagtatanggol sa Jabes-gilead, nalipos sila ng 
“panghihilakbot kay Jehova” at tumugon na “pa- 
rang iisang lalaki.”-- 1Sa 11:7. 


PANGHUHULA 


Dahil inihula na ni Jehova ang pagbagsak ng Ba- 
bilonya sa kamay ni Ciro, walang dahilan upang 
manghilakbot ang mga Israelita sa pangyayaring 
iyon na gigimbal sa daigdig. Para sa kanila ay isa 
itong paglaya mula sa panghihilakbot sa mga Babi- 
lonyo. Gayunman, ang mga manggagawa ng mga 
idolo ay tiyak na manghihilakbot, yamang ang lahat 
ng bathalang gawa ng mga kamay ng tao ay wa- 
lang maitutulong upang iligtas ang Babilonya.---Isa 
44:8-11, 24-28, 51:12, 13. 


PANGHILAGPOS. Tingnan ang Arvas, BA- 
LUTI. 
PANGHUHULA [sa Ingles, divination]. Sak- 


law ng ganitong panghuhula ang lahat ng aspekto 
ng pagtatamo ng lihim na kaalaman, lalo na kung 
tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, sa tu- 
long ng espiritistikong kapangyarihan ng okultismo. 
(Tingnan ang EsPIRITISMO.) Para sa pagtalakay sa 
partikular na mga aspekto ng ganitong panghuhu- 
la, tingnan ang ASTROLOGO; MAHIKA AT PANGGAGAWAY; 
MANGHUHULA NG MGA PANGYAYARI; SALAMANGKERO. 

Naniniwala ang mga nagsasagawa ng panghuhu- 
la na ang kinabukasan ay isinisiwalat ng mga diyos 
doon sa mga sinanay na magbasa at magbigay- 
kahulugan sa partikular na mga tanda o signos. Di- 
umano, ang mga ito'y ipinatatalastas sa iba't ibang 
paraan: Sa pamamagitan ng mga penomeno sa ka- 
langitan (posisyon at galaw ng mga bituin at plane- 
ta, mga eklipse, mga bulalakaw), pisikal na mga pu- 
wersa sa lupa (hangin, bagyo, apoy), paggawi ng 
mga hayop (pag-alulong ng aso, paglipad ng ibon, 
pag-usad ng ahas), hitsura ng mga dahon ng tsa sa 
tasa, nabubuong hugis ng langis sa ibabaw ng tu- 
big, direksiyon ng palasong bumabagsak, hitsura ng 
mga parte ng katawan ng hayop na inihain (atay, 
baga, bituka), guhit ng palad, pagpapalabunutan, at 
sa pamamagitan ng “mga espiritu” ng mga patay. 

Binigyan ng espesipikong mga pangalan ang par- 
tikular na mga larangan ng panghuhula. Halimba- 
wa, ang augury, na popular sa mga Romano, ay 
pagsusuri sa mga signos, palatandaan, o mga kaka- 
ibang penomeno. Ang palmistry ay panghuhula sa 
kinabukasan batay sa mga guhit ng palad. Ang he- 
patoscopy ay pagsusuri sa atay, ang haruspication 
ay sa mga bituka, samantalang ang belomancy ay 
sa direksiyon ng mga palaso. Ang rhabdomancy ay 
ginagamitan ng divining rod. Ang oneiromancy ay 
panghuhula batay sa mga panaginip. Ang necro- 
mancy ay pagsangguni diumano sa mga patay. Na- 
riyan din ang pagtingin sa bolang kristal at panghu- 
hula sa pamamagitan ng orakulo. 

Pinagmulan. Ang panghuhula ay nagsimula 
sa Babilonia, na lupain ng mga Caldeo, at mula roon, 
ang mga gawaing ito na nauugnay sa okultismo ay 


PANGHUHULA 


lumaganap sa buong lupa dahil sa pandarayuhan ng 
mga tao. (Gen 11:8, 9) Sa nahukay na bahagi ng ak- 
latan ni Ashurbanipal, sinasabing ang sangkapat 
nito ay binubuo ng mga tapyas na naglalaman ng 
mga pagpapakahulugan sa lahat ng kababalaghang 
makikita sa kalangitan at sa lupa, gayundin sa la- 
hat ng di-inaasahang mga pangyayari sa pang- 
araw-araw na buhay. Saka lamang nagpasiya si 
Haring Nabucodonosor na salakayin ang Jerusa- 
lem matapos siyang magsagawa ng panghuhula, na 
hinggil dito ay nasusulat: “Inalog niya ang mga pa- 
laso. Nagtanong siya sa pamamagitan ng terapim, 
tumingin siya sa atay. Sa kaniyang kanang ka- 
may ang panghuhula ay naging ukol sa Jerusalem.” 
--Fze 21:21, 22. 

Ang pagtingin sa atay upang makakita ng mga 
tanda ay batay sa paniniwala na nakasentro sa 
sangkap na ito ang lahat ng lakas, emosyon, at nai- 
sin. Nasa atay ang sangkanim na bahagi ng dugo ng 
tao. Ang mga pagbabago sa anyo ng iba't ibang 
bahagi nito ay binibigyang-kahulugan bilang mga 
tanda, o signos, mula sa mga diyos. (Tingnan ang 
ASTROLOGO.) Maraming luwad na modelo ng atay 
ang natagpuan, at ang pinakamatanda ay mula sa 
Babilonya. Ang mga ito ay naglalaman ng mga tan- 
da at mga tekstong nakasulat sa cuneiform na gina- 
gamit ng mga manghuhula. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 324) Ang sinaunang mga saserdoteng Asiryano 
ay tinatawag na baru, nangangahulugang “tagasu- 
ri” o “siya na tumitingin,” dahil ang pagsusuri sa 
atay ay prominente sa kanilang relihiyon na nagsa- 
sagawa ng panghuhula ng kapalaran. 

Hinahatulan ng Bibliya. Anuman ang ta- 
wag sa mga ito, ang lahat ng iba't ibang uri ng ga- 
nitong panghuhula ay taliwas at salungat sa Banal 
na Bibliya. Sa pamamagitan ni Moises, mahigpit at 
paulit-ulit na binabalaan ni Jehova ang Israel na 
huwag gayahin ang ganitong mga gawain ng ibang 
mga bansa, sa pagsasabing: “Huwag masusumpu- 
ngan sa iyo ang sinumang nagpaparaan ng kani- 
yang anak na lalaki o ng kaniyang anak na babae 
sa apoy, ang sinumang nanghuhula, ang mahiko 
o ang sinumang naghahanap ng mga tanda o ang 
manggagaway, o ang isa na nanggagayuma sa iba 
sa pamamagitan ng engkanto o ang sinumang su- 
masangguni sa espiritista o ang manghuhula ng 
mga pangyayari o ang sinumang sumasangguni sa 
patay. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mga 
bagay na ito ay karima-rimarim kay Jehova, at da- 
hil sa mga karima-rimarim na bagay na ito ay iti- 
nataboy sila ni Jehova na iyong Diyos mula sa ha- 
rap mo.” (Deu 18:9-12: Lev 19:26, 31) Magkatotoo 
man ang kanilang mga tanda at mga palatandaan, 
hahatulan pa rin ang mga manghuhula. (Deu 13:1- 
5: Jer 23:32, Zac 10:2) Ang napakatinding poot ng 
Diyos sa kanila ay makikita sa utos na lahat ng mga 


828 


manghuhula ay papatayin nang walang pagsala. 
--Exo 22:18, Lev 20:27. 

Sa kabila ng paulit-ulit na mga utos na ito, si Je- 
hova ay hinamak ng mga apostata---hindi lamang 
ng karaniwang mga mamamayan gaya ng babaing 
taga-En-dor, kundi pati ng makapangyarihang mga 
hari na gaya nina Saul at Manases, at Reyna Jezebel. 
(1Sa 28:7, 8; 2Ha 9:22, 21:1-6, 2Cr 33:1-6) Bagaman 
inalis ng mabuting hari na si Josias ang mga nagsa- 
sagawa ng panghuhula noong kaniyang panahon, 
hindi iyon sapat para iligtas ang Juda mula sa pag- 
kawasak, gaya ng nangyari sa kapatid nitong kaha- 
rian ng Israel. (2Ha 17:12-18, 23:24-27) Gayun- 
man, dahil sa maibiging-kabaitan ni Jehova, isinugo 
muna niya ang kaniyang mga propeta upang baba- 
laan sila tungkol sa kanilang kasuklam-suklam na 
mga gawain, kung paanong binabalaan ng kaniyang 
mga propeta ang ina ng lahat ng panghuhula, ang 
Babilonya.--Isa 3:1-3, 8:19, 20; 44:24, 25; 47:9-15, 
Jer 14:14: 27:9: 29:8, Eze 13:6-9, 23, Mik 3:6-12, Zac 
10:2. 

Napakalaganap din ng panghuhula noong pana- 
hon ng mga apostol ni Jesus. Sa pulo ng Ciprus, 
isang manggagaway na nagngangalang Bar-Jesus 
ang binulag dahil hinadlangan niya ang panganga- 
ral ng apostol na si Pablo. Sa Macedonia naman, pi- 
nalayas ni Pablo ang isang demonyo ng panghuhu- 
la mula sa isang batang babaing nakaiirita sa kanila, 
na lubhang ikinagalit ng mga panginoon nito da- 
hil nakikinabang sila nang malaki sa mahiwagang 
kapangyarihan nito sa panghuhula. (Gaw 13:6-11, 
16:16-19) Gayunman, may ilan, gaya ni Simon ng 
Samaria, na kusang-loob na huminto sa pagsasa- 
gawa ng mga sining ng mahika. Sa Efeso naman, si- 
nunog ng napakaraming tao ang kanilang mga aklat 
sa panghuhula na nagkakahalaga ng 50,000 pira- 
so ng pilak (kung denario, 837,200).--Gaw 8:9-13, 
19:19. 

Kapag ang tao ay sumasamba at naglilingkod sa 
Dakilang Maylalang, nasasapatan ang kaniyang li- 
kas na pagnanais na malaman ang kinabukasan da- 
hil sa pamamagitan ng Kaniyang alulod ng pakiki- 
pagtalastasan, patiuna at maibiging isinisiwalat ng 
Diyos kung ano ang makabubuting malaman ng 
tao. (Am 3:7) Gayunman, kapag ang mga tao ay tu- 
malikod at humiwalay kay Jehova, na tanging naka- 
aalam ng wakas mula pa sa pasimula, madali silang 
mabiktima ng espiritistikong impluwensiya ng mga 
demonyo. Isang prominenteng halimbawa nito ay si 
Saul. Noong una ay kay Jehova siya umaasa para 
malaman ang mga mangyayari sa hinaharap, ngu- 
nit nang maputol ang lahat ng pakikipag-ugnayan 
niya sa Diyos dahil sa kaniyang kawalang-katapa- 
tan, bumaling siya sa mga demonyo.--- 1Sa 28:6, 7: 
1Cr 10:13, 14. 


829 


Samakatuwid, magkaibang-magkaiba ang katoto- 
hanang isinisiwalat ng Diyos at ang impormasyong 
natatamo sa panghuhula. Kadalasan, ang mga nag- 
sasagawa ng panghuhula ay pinangingisay ng mga 
demonyo, at kung minsa'y nagwawala sila dahil sa 
kakatwang musika at mga droga. Samantala, hindi 
dumaranas ng gayong pisikal o mental na pagkali- 
galig ang tunay na mga lingkod ni Jehova kapag 
inuudyukan sila ng banal na espiritu na magsalita. 
(Gaw 6:15; 2Pe 1:21) Ang mga propeta ng Diyos ay 
malaya at walang-bayad na nagsalita bilang pagtu- 
pad sa kanilang pananagutan. Ang mga paganong 
manghuhula naman ay nanghula dahil sa sakim na 
personal na pakinabang. 

Hindi kailanman sinasang-ayunan ng Bibliya ang 
anumang uri ng panghuhula sa tulong ng mga de- 
monyo. Sa maraming teksto, ang mga espiritisti- 
kong gawaing panghuhula ay hinahatulan kasama 
ng pangangalunya at pakikiapid. (2Ha 9:22, Na 3:4, 
Mal 3:5, Gal 5:19, 20; Apo 9:21; 21:8: 22:15) Sa pani- 
ngin ng Diyos, ang ganitong panghuhula ay katum- 
bas ng kasalanang paghihimagsik.--- 1Sa 15:23. 

Binibigo ni Jehova ang mga manghuhula. 
Natanghal ang pagkakaiba ng walang-limitasyong 
kapangyarihan ni Jehova at ng napakalimitadong 
kapangyarihan ng mga mahikong manghuhula 
nang humarap sina Moises at Aaron kay Paraon. 
Nang maging ahas ang tungkod ni Aaron, waring 
natularan ng mga mahikong Ehipsiyo ang hima- 
lang iyon. Kaylaking kahihiyan ang inabot ng mga 
manggagaway na iyon nang lamunin ng tungkod ni 
Aaron ang mga tungkod nila! Sa wari ay nagawang 
dugo ng mga saserdote ng Ehipto ang tubig at na- 
kapagpaahon sila ng mga palaka sa lupain. Ngunit 
nang pangyarihin ni Jehova na maging mga niknik 
ang alabok, napilitan ang mga manggagaway na 
amining iyon ay sa pamamagitan ng “daliri ng 
Diyos.”--Exo 7:8-12, 19-22, 8:5-11, 16-19, 9:11. 

Para matiyak ang pinakamabuting panahon 
upang maipalipol ang bayan ni Jehova, iniutos ng 
balakyot na si Haman na ‘may maghagis [maliwa- 
nag na isang astrologo] ng Pur, na siyang Palabunot, 
araw-araw at buwan-buwan.” (Es 3:7-9) Ganito ang 
sabi ng isang komentaryo hinggil sa tekstong ito: 
“Sa pagbaling niya sa ganitong paraan ng pagtiyak 
sa pinakaangkop na araw upang isakatuparan ang 
kaniyang napakasamang pakana, ginaya ni Haman 
ang mga hari at mga maharlika ng Persia, na hindi 
pumapasok sa anumang proyekto hangga't hindi 
sumasangguni sa mga astrologo at hindi nalalaman 
ang masuwerteng pagkakataon.” (Commentary on 
the Whole Bible, nina Jamieson, Fausset, at Brown) 
Batay sa panghuhulang iyon, kaagad na pinasimu- 
lan ni Haman ang kaniyang balakyot na pakana. Ga- 
yunman, muling natanghal ang kapangyarihan ni 


PANGINGIKIL 


Jehova na iligtas ang kaniyang bayan, at si Haman, 
na nagtiwala sa panghuhula, ay ibinitin sa mismong 
tulos na inihanda niya para kay Mardokeo.---Es 9: 
24, 25. 

Mayroon pang halimbawa na nagpapakitang na- 
kahihigit ang kapangyarihan ni Jehova kaysa sa 
mga puwersa ng okultismo. Naganap ito noong du- 
mating ang mga Moabita “dala sa kanilang mga 
kamay ang mga pambayad para sa panghuhu- 
la” upang upahan si Balaam, isang manghuhulang 
taga-Mesopotamia, para sumpain ang Israel. (Bil 
22:7) Bagaman sinikap ni Balaam na “makasum- 
pong ng anumang masamang tanda,” pinangyari ni 
Jehova na mga pagpapala lamang ang kaniyang 
bigkasin. Udyok ng kapangyarihan ni Jehova, napi- 
litan si Balaam na umamin: “Walang masamang 
engkanto laban sa Jacob, ni may anumang panghu- 
hula laban sa Israel.”---Bil kab 23, 24. 

“Espiritu ni Python.” Sa Filipos, Macedonia, 
nasalubong ni Pablo ang isang alilang babae na ina- 
alihan ng isang “espiritu, isang demonyo ng pang- 
huhula,” sa literal, “isang espiritu ni python” (sa Gr., 
pneu'ma py 'thona, Gaw 16:16). Ayon sa mitolohiya, 
“Python” ang pangalan ng ahas na nagbabantay sa 
templo at orakulo ng Delphi, Gresya. Sa paglipas ng 
panahon, ang salitang py thon ay tumukoy sa isang 
tao na may kakayahang humula ng hinaharap at ga- 
yundin sa espiritung nagsasalita sa pamamagitan 
ng taong iyon. Bagaman nang maglaon ay ginamit 
ang salitang ito upang tumukoy sa isang bentriloku- 
wista, sa Mga Gawa ay ginagamit ito upang ilara- 
wan ang isang demonyo na tumulong sa isang 
batang babae para makapagsagawa ng sining ng 
panghuhula. 


PANGINGIKIL. Ang akto o gawain ng pagku- 
ha o pagtatamo ng anumang bagay mula sa isang 
tao nang laban sa kaniyang kalooban sa pamamagi- 
tan ng ilegal na paggamit ng pananakot, sa pama- 
magitan man ng pamimilit, pagbabanta, o anupa- 
mang di-matuwid na paggamit ng kapangyarihan. 
Ang saligang diwa ng salitang Griego na isinalin 
bilang “mangingikil” (harpax) ay “mang-aagaw.” 
(1Co 5:10, Int) Paulit-ulit na nagbababala ang Bibli- 
ya laban sa anumang paghahangad ng di-tapat na 
pakinabang, lalo na roon sa mga may mabigat 
o opisyal na posisyon.---Exo 18:21, Kaw 1:19, 15:27. 

Gayunpaman, sa ilalim ng pamamahala ng Roma 
sa Palestina, ang mga Judiong maniningil ng buwis 
ay madalas magkasala ng pangingikil. Dahil sa ka- 
nilang posisyon, nagkaroon sila ng maraming opor- 
tunidad upang payamanin sa di-makatarungang 
paraan ang kanilang sarili (at walang alinla- 
ngang pati ang kanilang mga panginoong Romano), 
sa ikalulugi naman ng taong-bayan. Maaaring ito 


PANGINGISDA 


ang tinutukoy ni Jesus sa isang ilustrasyon nang 
banggitin niya ang tungkol sa isang mapagmatu- 
wid-sa-sariling Pariseo na nanalangin sa tabi ng 
isang maniningil ng buwis at pumuri sa kaniyang 
sarili sa Diyos dahil hindi siya isang mangingikil. 
(Luc 18:11) Nang lumapit kay Juan na Tagapagbau- 
tismo ang mga maniningil ng buwis upang magta- 
nong kung ano ang dapat nilang gawin, pinayuhan 
sila: “Huwag kayong sumingil ng anumang higit 
kaysa sa takdang buwis.”--Luc 3:13. 

Noong inaasikaso niya si Jesus na naging panau- 
hin niya sa kaniyang tahanan, si Zaqueo, isang ma- 
yamang punong maniningil ng buwis, ay nagsisi at 
tumalikod sa kaniyang masamang landasin, na si- 
nasabi: “Anumang kinikil ko kaninuman sa pama- 
magitan ng bulaang akusasyon ay isasauli kong 
makaapat na ulit.” (Luc 19:2, 8; tingnan ang AKUSA- 
SYON.) Gayunman, sa gayong mga kaso kung saan 
pinagsisihan at inamin ang pagkakasala, 120 porsi- 
yento lamang ang kahilingan ng Kautusan na isau- 
li sa taong dinaya.---Lev 6:2-5. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang pangi- 
ngikil ay nakatala kasama ng pakikiapid, panganga- 
lunya, idolatriya, kasakiman, pagnanakaw, paglala- 
sing, panlalait, at homoseksuwalidad bilang mga 
bagay na hahadlang upang ang isa na nagsasaga- 
wa ng mga ito ay huwag makapasok sa Kaharian ng 
Diyos. Nang sumulat siya sa kongregasyon sa Corin- 
to, sinabi ng apostol na si Pablo na ang ilan sa kani- 
la roon ay dating gumagawa ng gayong mga bagay, 
ngunit noon ay hinugasan na silang malinis. Dahil 
dito, bagaman hindi nila maiiwasang makahalubilo 
ang gayong uri ng mga tao sa sanlibutan, dapat ni- 
lang tigilan ang pakikisalamuha sa gayong mga tao 
na nag-aangking “kapatid,” at dapat nilang alisin 
ang mga iyon mula sa kongregasyon.---1Co 5:9-11, 
6:9-11. 

Makikita sa kaso ng apostol na si Pablo kung ano 
ang saloobin ng Kristiyano hinggil sa pagbabayad 
ng suhol kapag ang isa'y kinikikilan. Tinangka ng 
Romanong gobernador na si Felix na mangikil ng 
salapi kay Pablo sa pamamagitan ng pagpapala- 
wig sa pagkakakulong ni Pablo sa bilangguan nang 
dalawang taon. Batid ni Pablo ang bagay na ito, 
ngunit hindi siya nagbigay ng anuman kay Fe- 
lix. Nang bandang huli, si Felix ay hinalinhan ni 
Gobernador Festo sa kaniyang katungkulan.---Gaw 
24:26, 27. 


PANGINGISDA. 
PANGINGISDA. 


PANGINOON. Ang mga salitang Griego at He- 
breo na isinaling “panginoon” (o ang kaugnay na 
mga terminong gaya ng “ginoo” at “may-ari”) ay gi- 
nagamit upang tumukoy sa Diyos na Jehova (Eze 


Tingnan ang PANGANGASO AT 


830 


3:11), kay Jesu-Kristo (Mat 7:21), sa isa sa matatan- 
da na nakita ni Juan sa pangitain (Apo 7:13, 14), sa 
mga anghel (Gen 19:1, 2: Dan 12:8), sa mga tao (1Sa 
25:24: Gaw 16:16, 19, 30), at sa huwad na mga diyos 
(1Co 8:5). Kadalasan, ang katawagang “panginoon” 
ay tumutukoy sa isa na may pagmamay-ari o aw- 
toridad at kapangyarihan sa mga tao o mga bagay. 
(Gen 24:9: 42:30; 45:8, 9; 1Ha 16:24: Luc 19:33, Gaw 
25:26; Efe 6:5) Ang titulong ito ay ikinapit ni Sara 
sa kaniyang asawa (Gen 18:12), gayundin ng mga 
anak sa kanilang mga ama (Gen 31:35, Mat 21:28, 
29), at ng isang nakababatang kapatid sa kaniyang 
nakatatandang kapatid (Gen 32:5, 6). Lumilitaw ito 
bilang titulo ng paggalang para sa mga taong pro- 
minente, mga pampublikong opisyal, mga prope- 
ta, at mga hari. (Gen 23:6, 42:10: Bil 11:28, 2Sa 
1:10; 2Ha 8:10-12: Mat 27:63) Kapag ginagamit para 
sa mga estranghero, ang “panginoon,” o “ginoo,” 
ay nagsisilbing titulo ng pagbibigay-galang.--Ju 
12:21, 20:15, Gaw 16:30. 

Ang Diyos na Jehova. Ang Diyos na Jehova 
ay “Panginoon ng langit at lupa,” yamang siya ang 
Soberano ng Sansinukob dahil siya ang Maylalang 
nito. (Mat 11:25, Apo 4:11) Tinutukoy siya ng maka- 
langit na mga nilalang bilang “Panginoon,” gaya ng 
iniulat sa Apocalipsis 11:15, na nagsasabi: “Nagkaro- 
on ng malalakas na tinig sa langit, na nagsasabi: 
“Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng 
ating Panginoon [si Jehova] at ng kaniyang Kristo.” 
Ang Diyos ay tinawag na “Soberanong Panginoon” 
ng kaniyang tapat na mga lingkod sa lupa, at ang ti- 
tulong ito ay lumilitaw nang mahigit 300 beses sa 
kinasihang Kasulatan. (Gen 15:2: Apo 6:10) Angkop 
din siyang inilarawan bilang ang “tunay na Pangi- 
noon.” (Isa 1:24) Sa kaniyang pangangasiwa, ang 
mga tao ay tinitipon, o inaani, ukol sa buhay. Kaya 
ang mga pagsusumamo para sa mas marami pang 
manggagawang tutulong sa pag-aani ay dapat ipa- 
tungkol sa kaniya bilang ang “Panginoon ng pag- 
aani.”---Mat 9:37, 38; tingnan ang apendise ng Rbi8, 
p. 1566-1568. 

Si Jesu-Kristo. Noong narito siya sa lupa, ti- 
nukoy ni Jesu-Kristo ang kaniyang sarili bilang 
“Panginoon ng sabbath.” (Mat 12:8) Kaayon nito, 
ginamit niya ang Sabbath sa paggawa ng gawaing 
iniutos ng kaniyang makalangit na Ama. Kasama 
sa gawaing iyon ang pagpapagaling ng mga may- 
sakit. (Ihambing ang Mat 8:16, 17.) Alam ni Jesus 
na ang Kautusang Mosaiko, lakip ang kahilingan 
nito hinggil sa Sabbath, ay “anino ng mabubuting 
bagay na darating.” (Heb 10:1) May kaugnayan 
sa “mabubuting bagay na darating,” may isang 
sabbath na doo'y siya ang magiging Panginoon. 
--Tingnan ang SABBATH, ARAW NG (“Panginoon ng 
Sabbath”). 


831 


Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, may iba pang 
mga tao, bukod sa kaniyang mga alagad, na tuma- 
wag sa kaniya ng “Panginoon,” o “Ginoo.” (Mat 8:2, 
Ju 4:11) Sa gayong mga kaso, ang katawagang ito ay 
pangunahin nang isang titulo ng paggalang. Ga- 
yunman, ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga apostol 
na higit pa kaysa rito ang nasasangkot sa pagtawag 
nila sa kaniya ng “Panginoon.” Sinabi niya: “Tinata- 
wag ninyo akong, ‘Guro,’ at, Panginoon, at tama 
ang inyong sinasabi, sapagkat gayon ako.” (Ju 13:13) 
Bilang mga alagad niya, ang mga apostol na ito ay 
kaniyang mga mag-aaral. Dahil dito, siya ang kani- 
lang Panginoon. 

Nagkaroon ng higit na kahulugan ang titulo ni Je- 
sus bilang Panginoon pagkatapos ng kaniyang ka- 
matayan at pagkabuhay-muli. Sa pamamagitan ng 
kaniyang sakripisyong kamatayan, binili niya ang 
kaniyang mga tagasunod, sa gayo'y siya ang naging 
May-ari nila. (Ju 15:13, 14: 1Co 7:23: 2Pe 2:1: Jud 4; 
Apo 5:9, 10) Siya rin ang kanilang Hari at Kasinta- 
hang Lalaki anupat dapat silang magpasakop sa 
kaniya bilang kanilang Panginoon. (Gaw 17:7: Efe 
5:22-27: ihambing ang Ju 3:28, 29, 2Co 11:2, Apo 
21:9-14.) Nang gantimpalaan ni Jehova ang kani- 
yang Anak dahil sa pagiging tapat hanggang sa ka- 
hiya-hiyang kamatayan sa tulos, “dinakila [niya] 
siya... sa isang nakatataas na posisyon at may- 
kabaitang ibinigay sa kaniya ang pangalang naka- 
hihigit sa lahat ng iba pang pangalan, upang sa 
pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod ni- 
yaong mga nasa langit at niyaong mga nasa lupa at 
niyaong mga nasa ilalim ng lupa, at ang bawat dila 
ay hayagang kumilala na si Jesu-Kristo ay Pangi- 
noon sa ikaluluwalhati ng Diyos na Ama.” (Fil 2:9- 
11) Ang pagkilala kay Jesu-Kristo bilang Panginoon 
ay nangangahulugan ng higit pa sa basta pagtawag 
sa kaniya ng “Panginoon.” Kailangang kilalanin ng 
isang indibiduwal ang posisyon ni Jesus at maging 
masunurin. (Ihambing ang Ju 14:21.) Gaya ng sina- 
bi ni Jesus mismo: “Hindi ang bawat nagsasabi sa 
akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kahari- 
an ng langit, kundi ang isa na gumagawa ng kaloo- 
ban ng aking Ama na nasa langit.”---Mat 7:21. 

Pinagkalooban din ng Diyos na Jehova ng imor- 
talidad ang kaniyang tapat na Anak. Dahil dito, 
bagaman maraming tao ang namamahala bilang 
hari o panginoon, tanging si Jesu-Kristo, na “Hari 
ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon,” 
ang nagtataglay ng imortalidad.--1ITi 6:14-16, Apo 
19:16. 

Yamang taglay ni Jesus ang mga susi ng kamata- 
yan at Hades (Apo 1:17, 18), siya'y nasa posisyon na 
palayain ang sangkatauhan mula sa karaniwang li- 
bingan (Ju 5:28, 29) at mula sa kamatayang mina- 
na kay Adan. (Ro 5:12, 18) Samakatuwid, siya rin 


PANGINOON 


ang 'Panginoon sa mga patay, kabilang na rito si 
Haring David, na isa sa kaniyang makalupang mga 
Ninuno.---Gaw 2:34-36, Ro 14:9. 

Titulo ng Paggalang. Bagaman ang mga Kris- 
tiyano ay mayroon lamang “iisang Panginoon,” si 
Jesu-Kristo (Efe 4:5), maaari pa rin nilang ikapit sa 
iba ang “panginoon” (o, “ginoo") bilang titulo ng 
paggalang o ng awtoridad. Binanggit pa nga ng 
apostol na si Pedro na si Sara ay mabuting halimba- 
wa para sa mga Kristiyanong asawang babae dahil 
masunurin siya kay Abraham, anupat “tinatawag 
[niya] itong “panginoon.” (1Pe 3:1-6) Hindi ito por- 
malidad lamang sa bahagi ni Sara. Ito'y isang taim- 
tim na pagpapakita ng kaniyang pagpapasakop, sa- 
pagkat gayon ang tawag niya kay Abraham “sa loob 
niya.” (Gen 18:12) Sa kabilang dako, yamang ang la- 
hat ng mga Kristiyano ay magkakapatid, hindi tama 
na tawaging “Lider” o “Panginoon” ang isa sa kanila, 
anupat itinuturing na espirituwal na lider ang isang 
iyon.--Mat 23:8-10, tingnan ang ALYANSA, MGA PA- 
NGINOON NG, JEHOVA, JESU-KRISTO. 

Ang Griegong “Kyrios.” Ang salitang Grie- 
gong ito ay isang pang-uri, na tumutukoy sa pagta- 
taglay ng kapangyarihan (ky Tos) o awtoridad, at gi- 
nagamit din ito bilang pangngalan. Lumilitaw ito sa 
lahat ng aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
maliban sa Tito at sa mga liham ni Juan. Ang ter- 
minong ito ay katumbas ng Hebreong 'A-dhohn" Bi- 
lang nilalang na Anak at Lingkod ng Diyos, angkop 
lamang na tawagin ni Jesu-Kristo ang kaniyang 
Ama at Diyos (Ju 20:17) gamit ang terminong “Pa- 
nginoon” ('Adho-nai'o Ky rios), ang Isa na nagtatag- 
ay ng nakahihigit na kapangyarihan at awtoridad, 
ang kaniyang Ulo. (Mat 11:25: 1Co 11:3) Bilang ang 
isa naman na itinaas sa kanan ng kaniyang Ama, si 
Jesus ay “Panginoon ng mga panginoon” para sa la- 
hat maliban sa kaniyang Ama, ang Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat.--Apo 17:14: 19:15, 16; iham- 
bing ang 1Co 15:27, 28. 

Inihalili sa banal na pangalan. Noong ikala- 
wa o ikatlong siglo ng Karaniwang Panahon, iniha- 
lili ng mga eskriba sa banal na pangalang Jehova 
ang mga salitang KyTios (Panginoon) at The-os' 
(Diyos) sa mga kopya ng Griegong Septuagint na 
salin ng Hebreong Kasulatan. Ang kaugaliang ito ay 
sinunod ng ibang mga salin, gaya ng Latin na Vul- 
gate, Douay Version (ibinatay sa Vulgate), King 
James Version, at ng maraming makabagong sa- 
lin (NE, AT, RS, NIV, TEV, NAB). Ang banal na 
pangalan ay pinalitan ng mga terminong “Diyos” 
at “Panginoon,” na sa Ingles ay karaniwan nang 
puro malalaking titik upang ipakitang inihalili ito sa 
Tetragrammaton, o banal na pangalan. 

Hinggil sa hindi nila pagsunod sa kaugaliang ito, 
ang komite sa pagsasalin ng American Standard 


PANGINOON 


Version ng 1901 ay nagsabi: “Pagkatapos ng mai- 
ngat na pagsasaalang-alang, ang mga Amerika- 
nong Rebisador ay nagkaisa sa kombiksiyon na ang 
isang pamahiing Judio, na nagturing sa Banal na 
Pangalan bilang napakasagrado upang bigkasin, ay 
hindi na dapat manaig sa Ingles o sa alinpamang 
bersiyon ng Matandang Tipan, kung paanong hindi 
ito nananaig, mabuti na lamang, sa maraming ber- 
siyon na ginawa ng makabagong mga misyonero. 
... Ang personal na pangalang ito [na Jehova], la- 
kip ang napakaraming sagradong kahulugan nito, 
ay naisauli na ngayon sa dako nito sa sagradong 
teksto na nararapat lamang nitong kalagyan.”---Pa- 
unang salita ng AS, p. iv. 

Mula noon, marami nang salin (An, JB [Ingles at 
Pranses], NG, BC [parehong Kastila], at iba pa) ang 
nagsalin ng Tetragrammaton sa lahat ng paglitaw 
nito bilang “Yahweh” o gumamit ng isang kahawig 
na anyo. 

Sa ilalim ng pamagat na JEHOVA (Sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan), may inihaharap ding mga ka- 
tibayan na nagpapakitang ang banal na pangalang 
Jehova ay ginamit sa orihinal na mga akda ng Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan, mula sa Mateo hang- 
gang sa Apocalipsis. Batay rito, isinauli ng Bagong 
Sanlibutang Salin, na siyang ginagamit sa buong 
akdang ito, ang banal na pangalan sa salin nito 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, anupat gina- 
wa iyon nang may kabuuang 237 beses. Gayundin 
ang ginawa ng ibang mga salin, partikular na kapag 
isinasalin sa Hebreo ang Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. 

Bilang pagtalakay sa “Pagsasauli sa Banal na Pa- 
ngalan,” ang New World Bible Translation Commit- 
tee ay nagsabi: “Upang malaman kung saan hinalin- 
han ang banal na pangalan ng mga salitang Griego 
na Kúgioç at @e0g, hinanap namin kung saang ba- 
hagi ng Hebreong Kasulatan sumipi ng mga talata, 
mga pangungusap at mga termino ang kinasihang 
mga Kristiyanong manunulat at pagkatapos ay si- 
nangguni namin ang tekstong Hebreo upang tiya- 
kin kung lumilitaw roon ang banal na pangalan. 
Sa ganitong paraan ay natiyak namin ang pag- 
kakakilanlang ibibigay sa Kyri-os at sa The-os' at 
ang personang iuugnay sa mga iyon.” Idinagdag pa 
ng Komite: “Upang maiwasang lumampas sa mga 
hangganan ng isang tagapagsalin anupat mauwi sa 
larangan ng pagbibigay-kahulugan, kami ay lub- 
hang nagpakaingat sa pagsasalin ng banal na pa- 
ngalan sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, na la- 
ging maingat na isinasaalang-alang ang Hebreong 
Kasulatan bilang saligan. Hinanap namin ang ka- 
tugma mula sa mga bersiyong Hebreo upang mati- 
yak ang aming salin.” May nasumpungang gayong 
mga katugma mula sa mga bersiyong Hebreo para 


832 


sa lahat ng 237 dako kung saan inilagay ng New 
World Bible Translation Committee ang banal na pa- 
ngalan sa teksto ng salin nito.---Apendise ng Rbi8, 
p. 1564-1566. 

Ang Hebreong “Adhohn"” at “Adhonai.” Ang 
salitang Hebreo na 'a-dhohn' ay lumilitaw nang 
334 na beses sa Hebreong Kasulatan. Ito ay may 
diwa ng pagmamay-ari o pagkaulo at ginagamit 
may kaugnayan sa Diyos at sa mga tao. Kung 
minsan, ang anyong pangmaramihan na adho-nim' 
ay tumutukoy sa simpleng pangmaramihang bilang 
at sa gayon ay isinasaling “mga panginoon.” (Aw 
136:3, Isa 26:13) Sa ibang mga talata, ang anyong 
pangmaramihan ay tumutukoy sa kadakilaan, o ka- 
ringalan, maaaring yaong sa Diyos o sa tao (Aw 8:1, 
Gen 39:2), at sa gayong mga kaso, ang anumang ka- 
tumbas na mga panghalip o naglalarawang mga 
pang-uri ay nasa pang-isahang bilang. (Aw 45:11, 
147:5) Sa ilang talata, dalawang anyong pangmara- 
mihan ang ginagamit nang magkatabi upang ipaki- 
ta ang kaibahan ni Jehova sa maraming iba pang 
panginoon sa pamamagitan ng anyong pangma- 
ramihan na nagpapahiwatig ng kadakilaan.---Deu 
10:17, Aw 136:3; ihambing ang 1Co 8:5, 6. 

Sa Kasulatan, ang mga titulong 'A-dhohn' at 
'Adhonim' ay 25 beses na ikinapit kay Jehova. 
Sa siyam na talata sa tekstong Masoretiko, ang 
'A-dhohn'ay may pamanggit na pantukoy na ha sa 
unahan nito, sa gayo'y ipinakikita na si Jehova ang 
tinutukoy ng titulo. (Exo 23:17: 34:23, Isa 1:24: 3:1, 
10:16, 33, 19:4, Mik 4:13, Mal 3:1) Sa lahat ng anim 
na talata kung saan ang 'A-dhohn' na walang pa- 
manggit na pantukoy ay tumutukoy kay Jehova, 
inilalarawan siya roon bilang Panginoon (May-ari) 
ng lupa anupat maliwanag kung sino ang tinutu- 
koy. (Jos 3:11, 13, Aw 97:5, 114:7: Zac 4:14: 6:5) Sa 
sampung talata naman kung saan ang 'Adho-rnim' 
ay ginagamit kay Jehova, ang kalapit na konteksto 
ang tumitiyak na siya nga ang tinutukoy ng titulo. 
--Deu 10:17: Ne 8:10, 10:29; Aw 8:1, 9: 135:5; 
136:3; 147:5; Isa 51:22, Os 12:14. 

Ang hulaping ai na idinurugtong sa salitang He- 
breo na '“a-dhohn' ay isang naiibang anyo ng anyong 
pangmaramihan na nagpapahiwatig ng kadakilaan. 
Sa Hebreo, kapag lumilitaw ang 'Adho-nai nang wa- 
lang iba pang hulapi, pantangi itong ginagamit para 
kay Jehova at ipinahihiwatig nito na siya ang Sobe- 
ranong Panginoon. Ayon sa The International Stan- 
dard Bible Encyclopedia (1986, Tomo 3, p. 157), 
“itinatampok ng anyong ito ang kapangyarihan at 
soberanya ni Yahweh bilang 'Panginoon.”” Kapag gi- 
nagamit ito ng mga tao bilang katawagan sa kaniya, 
ipinahihiwatig nito na may-pagpapasakop nilang ki- 
nikilala ang dakilang katotohanang iyan.--Gen 15: 
2, 8; Deu 3:24: Jos 7:7. 


833 


Maliwanag na pagsapit ng maagang bahagi ng Ka- 
raniwang Panahon, ang banal na pangalang YHWH 
ay itinuturing na ng mga Judiong rabbi bilang napa- 
kasagrado para bigkasin. Sa gayon, hinahalinhan 
nila ito ng 'Adho-nai' (o kaya'y 'Elo-him') kapag bina- 
basa nang malakas ang Kasulatan. Mas masahol pa 
rito ang ginawa ng mga Soperim, o mga eskriba, 
anupat hinalinhan nila ng 'Adhonai” ang banal na 
pangalan sa nakasulat na teksto nang 134 na beses 
(133 sa Biblia Hebraica Stuttgartensia). Mula noong 
mga ikalima hanggang ikasiyam na siglo C.E., bu- 
ong-ingat na kinopya ng mga Masorete ang teksto. 
Itinala nila sa Masora (ang kanilang mga nota sa 
teksto) kung saan gumawa ng gayong mga pagba- 
bago ang mga Soperim. Kaya alam sa ngayon ang 
134 na mga pagbabagong ito. (Para sa talaan nito, 
tingnan ang apendise ng Rbi8, p. 1562.) Kung isasa- 
alang-alang ito, may natitira pang 306 na talata 
kung saan orihinal na lumilitaw sa teksto ang 'Adho- 
nai’. 

Ang karamihan ng paggamit ng titulong ’Adho- 
nai' ay sa mga akda ng mga propeta, at si Ezekiel 
ang pinakamadalas na gumamit nito. Halos sa ba- 
wat pagkakataon, itinatambal niya ito sa banal na 
pangalan upang maging 'Adho-nai” Yehwih', “Sobe- 
ranong Panginoong Jehova.” Ang isa pang titulong 
kombinasyon, na lumilitaw nang 16 na beses, ay 
ang 'Adho-nai” Yehwih' tseva-ohth”, “Soberanong Pa- 
nginoon, Jehova ng mga hukbo,” at ang lahat ng 
paglitaw nito, maliban sa dalawa (Aw 69:6, Am 9:5), 
ay nasa Isaias at Jeremias. Ang titulong ito ay gina- 
mit upang ipakilala si Jehova bilang ang isa na 
may kapangyarihan at determinasyon na ipaghi- 
ganti ang kaniyang sinisiil na bayan at parusahan 
sila kapag hindi sila tapat. 


PANGITAIN. Tanawin o pangyayaring inila- 
lagay sa isip ng isang tao, maaaring sa araw o sa 
gabi, kadalasa'y sa di-pangkaraniwang paraan, at 
kung minsan, habang siya'y nasa kawalan ng diwa 
o kaya'y nananaginip. (Gaw 10:3; Gen 46:2) Kalimi- 
tan, mahirap matukoy ang pagkakaiba ng mga pa- 
ngitain at ng mga panaginip na inilalarawan sa Bi- 
bliya, at kung minsa'y magkasama ang mga ito. 

Kapag ang isang tao ay tumanggap ng pangitain 
mula sa Diyos habang siya'y gising, waring inilala- 
gay iyon sa kaniyang may-malay na isip. Pagka- 
tapos, maaari niyang alalahanin iyon at ilarawan 
o isulat gamit ang kaniyang sariling pananalita. May 
ilang indibiduwal, gaya nina Daniel at Nabucodono- 
sor, na nagkaroon ng “mga pangitain sa gabi.” Sa ga- 
nitong mga kaso, lumilitaw na ang pangitain ay ini- 
lagay sa walang-malay na isip ng isa habang siya'y 
natutulog. 

Kawalan ng Diwa. Ito'y isang kalagayan ng 
matinding konsentrasyon o isang kalagayan kung 


PANGITAIN 


saan ang isa ay parang natutulog. Lumilitaw na 
may mga pagkakataong ang espiritu ng Diyos ay 
naglagay sa isip ng isang tao ng isang larawan 
hinggil sa layunin ng Diyos o isang pangitain ha- 
bang siya'y nasa ganitong kalagayan. Sa Kristiya- 
nong Kasulatan, ang salitang Griego na isinalin bi- 
lang ‘kawalan ng diwa' ay ek'stassis. Literal itong 
nangangahulugan ng pagsasaisantabi o pag-aalis 
ng isang bagay mula sa kinalalagyan nito. Sa maka- 
sagisag na diwa, ito'y nangangahulugang alisin ang 
isip mula sa normal na kalagayan. Ang isang indibi- 
duwal na nasa kawalan ng diwa ay walang kamala- 
yan sa kaniyang aktuwal na kapaligiran at nasa ka- 
lagayang tumanggap ng pangitain.---Gaw 22:17, 18. 

Katiyakan ng Pagsang-ayon ng Diyos. May 
mga pangitain na ibinigay ng Diyos upang isiwalat 
sa kaniyang mga lingkod kung paano siya makikitu- 
ngo sa kanila at bilang katiyakan na sumasakanila 
ang kaniyang pagsang-ayon. Dumating ang salita 
ni Jehova kay Abram (Abraham) sa isang pangita- 
in, at ganito ang katiyakang ibinigay sa patriyarka: 
“Huwag kang matakot, Abram. Ako ay kalasag para 
sa iyo. Ang iyong gantimpala ay magiging napaka- 
laki.” (Gen 15:1) Pagkatapos ay nakipagtipan si Je- 
hova kay Abraham. (Gen 15:2-21) Pagkaraan ng 
ilang panahon, nakipag-usap ang Diyos kay Jacob sa 
mga pangitain sa gabi at sinabihan siya na huwag 
matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat doon ay ga- 
gawin siya ng Diyos na isang dakilang bansa at sa 
dakong huli ay iaahon Niya siya mula sa lupaing 
iyon.--Gen 46:1-4: ihambing ang 2Sa 7:1-17, 1Cr 
17:1-15. 

Tagubilin sa Pagtupad ng Layunin ng Diyos. 
Ang ilang pangitain mula sa Diyos ay nagbigay ng 
mga tagubilin hinggil sa pagsasagawa ng kalooban 
ni Jehova. Pagkatapos magpakita kay Saul ng Tarso 
ang niluwalhating si Jesu-Kristo, at bagaman si Saul 
ay pansamantalang nabulag, nakita niya sa pangi- 
tain ang isang lalaki na nagngangalang Ananias na 
nagpatong ng mga kamay nito sa kaniya upang ma- 
numbalik ang kaniyang paningin. Sa pamamagitan 
din ng isang pangitain, si Ananias ay tinagubilinang 
pumunta sa mismong bahay na kinaroroonan ni 
Saul sa Damasco.---Gaw 9:1-19. 

Sa Cesarea noong 36 C.E., ang taimtim na Gentil 
na si Cornelio ay tumanggap ng isang pangitain 
kung saan sinabihan siya ng isang anghel na mag- 
sugo ng mga lalaki sa Jope at ipatawag si Simon Pe- 
dro. (Gaw 10:1-8) Sa Jope, si Pedro ay nawala sa ka- 
niyang diwa at sa isang pangitain ay nakita niyang 
bumababa mula sa langit ang isang sisidlan na may 
iba't ibang maruruming hayop. Sa ganitong paraan, 
ipinaunawa sa apostol na huwag niyang ituring na 
marungis ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. 
Inihanda nito si Pedro para pasimulan ang gawaing 


PANGMADLANG PAGBABASA 


pangangaral ng mabuting balita sa di-tuling mga 
Gentil.--Gaw 10:9-23, 11:5-12. 

Sa pamamagitan din ng mga pangitain, tumang- 
gap si Pablo ng bigay-Diyos na mga tagubilin hing- 
gil sa pangangaral. Sa Troas, noong ikalawang pag- 
lalakbay ni Pablo bilang misyonero, isang gabi ay 
nagkaroon ang apostol ng isang pangitain hinggil 
sa isang lalaking taga-Macedonia na namamanhik: 
“Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami.” 
(Gaw 16:8-12) Nang maglaon, dahil sa isang naka- 
pagpapatibay na pangitain sa gabi kung saan naki- 
pag-usap sa kaniya ang Panginoon, ang apostol ay 
nanatili sa Corinto nang isang taon at anim na 
buwan upang magturo ng Salita ng Diyos.---Gaw 
18:8-11. 

Hula. Ang ilang pangitain mula sa Diyos ay 
makahula o tumutulong sa nakakita na mabigyang- 
pakahulugan ang mga hulang ibinigay sa pamama- 
gitan ng mga pangitain at mga panaginip. Ang pro- 
petang si Daniel ay “nagkaroon ng unawa sa lahat 
ng uri ng pangitain at panaginip.” (Dan 1:17) Sa 
“isang pangitain sa gabi,” isiniwalat ng Diyos kay 
Daniel ang nilalaman at kahulugan ng panaginip ni 
Haring Nabucodonosor tungkol sa isang pagkalaki- 
laking imahen na lumalarawan sa mga kapangyari- 
hang pandaigdig.---Dan 2: 19, 28; ihambing ang Dan 
4:5, 10, 13, 20-22. 

Sa isang makahulang panaginip at sa “mga pangi- 
tain sa gabi,” nakakita si Daniel ng apat na ubod- 
laking hayop na umaahon mula sa dagat. Ipinahi- 
watig nito na may apat na “hari” na tatayo mula sa 
lupa. (Dan 7:1-3, 17) Nagkapribilehiyo rin ang pro- 
peta na makita sa pangitain “ang isang gaya ng 
anak ng tao” na tumanggap ng pamamahala, da- 
ngal, at kaharian mula sa Sinauna sa mga Araw. 
--Dan 7:13, 14. 

Tumanggap din ng mga pangitain mula sa Diyos 
ang mga manunulat ng Bibliya na gaya nina Isaias 
(1:1: 6:1-13), Amos (7:1-9, 12: 8:1, 2), at Ezekiel 
(1:1). Ang kinasihan at makahulang kapahayagan ni 
Obadias laban sa Edom ay nagsisimula sa mga sali- 
tang: “Ang pangitain ni Obadias.” (Ob 1) Inilalahad 
naman ng “pangitain ni Nahum” ang kapahayagan 
laban sa Nineve.---Na 1:1. 

Ang aklat ng Apocalipsis ay naglalaman ng su- 
nud-sunod na mga pangitaing nakita ng matanda 
nang apostol na si Juan. Tamang-tama ang Grie- 
gong pangalan ng aklat, A:po-ka'y-psis, na nanga- 
ngahulugang “Paglalantad” o “Pagbubunyag,” sa- 
pagkat ang Apocalipsis ay naglalantad ng mga 
bagay-bagay at nagbubunyag ng mga mangyaya- 
ri sa malayong hinaharap ng panahong isulat ito. 
--Apo 1:1, tlb sa Rbi8. 

Mga Bulaang Pangitain. Bago mawasak ang 
Jerusalem noong 607 B.C.E., sinasalita ng mga bu- 


834 


laang propeta ng lunsod na iyon “ang pangitain ng 
kanilang sariling puso,” anupat ang kanilang mga 
mensahe ay hindi nagmula kay Jehova. (Jer 23:16) 
Yamang wala silang pangitain mula kay Jehova, 
walang kabuluhan ang mga pangitaing nakita nila. 
(Pan 2:9, 14) Dahil nagsalita sila ng kabulaanan at 
"nagpangitain ng kasinungalingan,’ si Jehova ay la- 
ban sa kanila.--Eze 13. 

Inihula na may mga Makakakita ng mga 
Pangitain. Kabaligtaran ng mga bulaang pangi- 
tain, at bilang karagdagan sa bigay-Diyos na mga 
pangitaing natalakay na, kinasihan ng Diyos si Joel 
upang ihula na sa ilalim ng impluwensiya ng espi- 
ritu ng Diyos, ang mga kabataang lalaki ay 'maka- 
kakita ng mga pangitain.” (Joe 2:28) Ipinakita ni 
Pedro na natupad ito noong araw ng Pentecostes 
33 C.E., nang ipagkaloob ang banal na espiritu sa 
mga tagasunod ni Jesu-Kristo at makahimala ni- 
lang ipinahayag sa maraming wika ang “mariringal 
na mga bagay ng Diyos.”--Gaw 2:1-4, 11, 15-17. 


PANGMADLANG PAGBABASA. Malakas 
na pagbasa upang marinig ng isang grupo ng mga 
tao. Sa mga sinagogang Judio noon, may pangmad- 
lang pagbabasa ng isang bahagi ng Kautusan tu- 
wing Sabbath. Sa katulad na paraan, nagkaroon din 
ng pangmadlang pagbabasa ng kinasihang Kasula- 
tan sa mga pulong ng kongregasyong Kristiyano. 

Ang salitang Griego na a-na-gi-no'sko, na may sa- 
ligang kahulugan na “malaman nang lubos” (2Co 
1:13), ay isinasalin bilang “bumasa” o “bumasa 
nang malakas” at ginagamit upang tumukoy kapu- 
wa sa pribado at pangmadlang pagbabasa ng Ka- 
sulatan. (Mat 12:3, Luc 4:16, Gaw 8:28; 13:27) Ang 
anyong pangngalan na a-:na gno-sis ay isinasalin bi- 
lang “pangmadlang pagbabasa.”--Gaw 13:15, 1Ti 
4:13. 

Ang pangmadlang pagbabasa ay isang mahala- 
gang paraan na ginagamit noon ni Jehova upang tu- 
ruan ang kaniyang katipang bayan may kinalaman 
sa kaniyang mga layunin at mga kahilingan. Unang 
binanggit ang gayong pagbabasa sa Exodo 24:7, na 
nagsasabing bumasa si Moises mula sa “aklat ng ti- 
pan” sa pandinig ng buong bayan. Sa gayon, ang 
mga Israelita ay may-katalinuhang nakapagpasiya 
na makipagkasundo kay Jehova anupat nangakong 
susundin nila ang Kautusan. Kakaunti lamang ang 
mga kopya ng Kasulatan noong mga araw ng sina- 
unang Israel, kaya naman inutusan ang mga saser- 
doteng Levita: “Babasahin [ninyo] ang kautusang ito 
sa harap ng buong Israel sa kanilang pandinig.” Inu- 
tusan sila ni Moises na basahin ang Kautusan sa bu- 
ong bayan, bata at matanda, lalaki at babae, Is- 
raelita at naninirahang dayuhan, tuwing taon ng 
Sabbath kapag Kapistahan ng mga Kubol.--Deu 
31:9-12. 


835 


Nang makapasok na ang Israel sa Lupang Panga- 
ko, binasa nang malakas ni Josue sa bayan ang “la- 
hat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at 
ang sumpa.” (Jos 8:33-35) Nagsugo si Haring Jeho- 
sapat ng mga prinsipe, mga Levita, at mga saserdo- 
te upang magturo sa mga lunsod ng Juda (2Cr 
17:7-9), anupat walang alinlangang kasama sa pag- 
tuturong iyon ang pangmadlang pagbabasa. Pagka- 
raan ng ilang siglo, binasa ni Josias sa pandinig ng 
buong bayan “ang aklat ng kautusan ni Jehova sa 
pamamagitan ng kamay ni Moises” na nasumpu- 
ngan ni Hilkias na saserdote noong panahon ng 
gawaing pagkukumpuni sa templo, walang alinla- 
ngang iyon ang orihinal na aklat ng Kautusan na isi- 
nulat ni Moises. (2Ha 23:2: 2Cr 34:14) Nagbunga ito 
ng pambuong-bansang paglipol sa pagsamba sa de- 
monyo. Pagkabalik mula sa pagkatapon, taglay ang 
suporta ni Gobernador Nehemias, binasa ni Ezra sa 
bayan ang Kautusan mula sa pagbubukang-liway- 
way hanggang tanghali. Kalakip sa pagbabasa ang 
pagpapaliwanag sa binasa o pagbibigay ng diwa 
nito.--Ne 8:3, 8: tingnan ang HEBREO, II (Kailan Nag- 
simulang Humina ang Wikang Hebreo?). 

Sa mga Sinagoga. Naging kaugalian ni Jesus 
ang magsagawa ng pangmadlang pagbabasa sa si- 
nagoga tuwing Sabbath: pagkatapos ay tinutulu- 
ngan niya ang kaniyang mga tagapakinig sa pama- 
magitan ng pagpapaliwanag sa kaniyang binasa. 
(Luc 4:16) Ginagawa na ito noon sa loob ng mara- 
ming taon. “Sapagkat mula noong sinaunang mga 
panahon, si Moises ay mayroon sa lunsod at lunsod 
niyaong mga nangangaral tungkol sa kaniya, sapag- 
kat binabasa siya nang malakas sa mga sinagoga sa 
bawat sabbath.” (Gaw 15:21) Kaugalian sa mga sina- 
goga ang gayong pagbabasa ng Kautusan at mga 
Propeta at, ayon sa mga impormasyong rabiniko, 
ganitong programa ang sinusunod: Una, binabasa 
ang Shema, na katumbas ng Judiong kapahayagan 
ng pananampalataya at hinango sa Deuteronomio 
6:4-9, 11:13-21 at Bilang 15:37-41. Kasunod nito 
ang pagbasa sa isang bahagi ng Torah o Kautusan, 
ang Pentateuch, na karaniwan nang sinasaklaw sa 
loob ng isang taon. Bilang panghuli, binabasa ang 
ilang halaw sa mga Propeta o mga haftarah, kalakip 
ang angkop na pagpapaliwanag dito. Pagkatapos ng 
pangmadlang pagbabasa, isang diskurso o pagpapa- 
yo ang ibinibigay. Nang matapos na ang gayong 
pangmadlang pagbabasa sa isang sinagoga sa An- 
tioquia sa Pisidia, inanyayahan si Pablo na magsa- 
lita at magbigay ng isang diskurso o pagpapayo 
at pagpapatibay-loob sa mga nagkakatipon doon. 
--Gaw 13:15. 

Sa Kongregasyong Kristiyano. Noong unang 
siglo, iilan lamang ang may mga kopya ng mara- 
ming balumbon ng Bibliya, anupat kinailangan ang 
pangmadlang pagbabasa. Ipinag-utos ng apostol na 


PANGMADLANG TAGAPAGTURO 


si Pablo na basahin sa madla ang kaniyang mga li- 
ham sa panahon ng mga pulong ng mga kongrega- 
syong Kristiyano at iniutos din niyang ipakipagpalit 
ang mga ito sa kaniyang mga liham sa ibang mga 
kongregasyon upang mabasa rin ang mga iyon. (Col 
4:16: 1Te 5:27) Pinayuhan ni Pablo ang kabataang 
tagapangasiwang Kristiyano na si Timoteo na mag- 
sikap “sa pangmadlang pagbabasa, sa pagpapayo, sa 
pagtuturo. ”--ITi 4:13. 

Ang pangmadlang pagbabasa ay dapat gawin 
nang may katatasan. (Hab 2:2) Yamang ang layunin 
ng pangmadlang pagbabasa ay ang magturo sa iba, 
dapat na lubusang nauunawaan ng pangmadlang 
tagabasa kung ano ang kaniyang binabasa at dapat 
na malinaw niyang naiintindihan ang intensiyon 
ng manunulat, anupat nag-iingat siya sa pagbasa 
upang maiwasan niyang magtawid ng maling ideya 
o impresyon sa mga tagapakinig. Ayon sa Apocalip- 
sis 1:3, magiging maligaya yaong mga bumabasa 
nang malakas sa hulang iyon, gayundin yaong mga 
nakikinig sa mga salitang iyon at tumutupad sa mga 
iyon. 


PANGMADLANG TAGAPAGTURO. Isa na 
naturuan sa isang partikular na larangan ng kaala- 
man at nagtuturo nang hayagan sa iba. Ang pana- 
nalitang “pangmadlang tagapagturo” ay isinalin 
mula sa salitang Griego na gram-ma-teus. Isinalin 
ito ng The New English Bible bilang “guro”: ginaga- 
mit naman ng Knox ang mga pananalitang “is- 
kolar” at taong mataas ang pinag-aralan. Isang 
talababa sa New World Translation ang kababasa- 
han: “taong may pinag-aralan.” (Mat 13:52, tlb sa 
Rbi8, Mat 23:34) Kadalasan, ang gayunding sali- 
tang Griego ay isinasalin bilang “eskriba”: ngunit 
upang linawin na hindi ang relihiyosong grupo ng 
mga Judio na kilala bilang mga eskriba ang tinutu- 
koy, ang pananalitang “pangmadlang tagapagturo” 
ang ginagamit sa Bagong Sanlibutang Salin kapag 
ang tinutukoy ng teksto ay ang sariling mga ala- 
gad ni Jesus. 

Noong naririto si Jesus sa lupa, ang mga eskriba 
(gram-ma-teis') ay mga lalaking bihasa sa Kautu- 
san at mga guro ng bayan, ngunit sila'y napasama 
ng mga tradisyon ng mga tao at ng mga paganong 
doktrina. Ang terminong “mga eskriba” ay pa- 
ngunahin nang ikinapit sa kanila bilang isang titu- 
lo, anupat ginamit ito upang tumukoy sa kanila 
bilang isang pantanging grupo, sa halip na sa ka- 
nilang orihinal na mga tungkulin bilang mga taga- 
kopya. 

Pumarito si Jesus upang magpatotoo sa katotoha- 
nan. Sa layuning maipangaral ang mabuting balita 
ng Kaharian, inihanda niya ang kaniyang mga ala- 
gad upang maging mga guro, o mga pangmadlang 


PANGNIBEL, KASANGKAPANG 


tagapagturo, hinggil sa Kaharian ng Diyos. Dinakila 
niya ang kanilang katungkulan at ang kahalagahan 
ng pakikinig sa kanilang turo nang tukuyin niya sila 
bilang mga pangmadlang tagapagturo, ang bawat 
isa sa kanila ay inihalintulad niya sa isang taong na- 
turuan na may isang tunay na imbakan ng kaya- 
manan na mapagkukunan ng kaalaman. (Mat 13:52) 
Ang mga ito ang isinugo niya sa Israel, ngunit hin- 
di napag-unawa ng sariling mga eskriba ng Israel 
ang kayamanang iniaalok sa kanila ng Diyos sa pa- 
mamagitan ng mga taong ito. Sa kabaligtaran pa 
nga, sinalansang nila ang isinagawang pangmad- 
lang pagtuturo at nakibahagi sila sa paghagupit, 
pag-uusig, at pagpatay kay Jesus at sa kasamahan 
niyang mga pangmadlang tagapagturo, sa gayo'y 
pinatunayan nilang sila'y mga bulaang tagapagtu- 
ro. Gayunpaman, maraming tao mula sa Israel at 
mula sa mga bansa ang tinuruan ng mga naturuan 
ni Jesus, at ang mga ito rin naman ay naging mga 
pangmadlang tagapagturo ng Salita ng Diyos.---Mat 
23:34: 28:19, 20. 

Sa ilalim ng Kautusan, ang mga Levita ang binig- 
yan ng pananagutang maglaan ng pangmadlang 
pagtuturo sa bayan. (Lev 10:11; Deu 17:10, 11; 2Cr 
17:7-9) Si Moises na Levita, bilang tagapamagitan 
ng tipang Kautusan, at nang maglaon, si Josue na 
mula sa tribo ni Efraim, bilang lider ng bansa, ay 
naging mga pangmadlang tagapagturo ng bayan ng 
Diyos. (Deu 4:1, 34:9: Jos 8:35) Sa katulad na para- 
an, ang mga hukom at ang tapat na mga hari ay 
nagtuturo tungkol sa Kautusan kapag sila'y dumiri- 
nig at humahatol ng mga kaso at kapag nanganga- 
siwa sila sa mga okasyong may kinalaman sa pag- 
samba.--- 1Ha 8:1-61, 2Ha 23:2. 

Ang isang namumukod-tanging halimbawa ng 
pangmadlang tagapagturo ay ang saserdoteng si 
Ezra, taglay ang suporta ni Nehemias, nagsagawa 
siya ng isang programa ng pangmadlang pagtuturo 
sa mga Israelitang nakabalik mula sa Babilonya. Bi- 
nasa niya ang Kautusan at inorganisa niya ang mga 
Levita upang magampanan ng mga ito ang kanilang 
mga tungkulin na “pagpapaliwanag ng kautusan sa 
bayan, “pagbibigay roon ng kahulugan,' at “pagbibi- 
gay ng unawa sa pagbasa,’ sa gayon ay ‘tinuturuan 
ang bayan.'---Ne 8:1-9. 


PANGNIBEL, KASANGKAPANG. Isang 
instrumentong ginagamit upang matiyak na pan- 
tay ang ibabaw ng isang bagay o na nasa anggu- 
long 90° iyon may kaugnayan sa isang panghulog. 
Noong sinaunang mga panahon, ang “kasangka- 
pang pangnibel” (sa Heb., mish-ge'leth o mish- 
go'leth) ay ginagamit ng mga karpintero, mga 
kantero, at ng iba pang mga bihasang mang- 
gagawa upang matiyak na pantay ang mga pa- 
der at iba't ibang istraktura na kanilang itinatayo, 


836 


samantalang ginagamit naman ang hulog upang 
matiyak na tuwid ang mga ito. Waring gumamit 
ang mga Ehipsiyong mason ng isang nibel na ka- 
hugis ng titik na “A” at may maikling panghulog 
na nakabitin mula sa pinakatulis nito. Maliwanag, 
kapag tumapat ang nakalawit na pisi sa markang 
nasa gitna ng bahaging nakapahalang, ibig sabihin 
nito ay pantay ang pinagpatungan ng nibel. Ga- 
yunman, sa Kasulatan ay walang makikitang pag- 
lalarawan tungkol sa mga kasangkapang pangni- 
bel, at tinutukoy lamang roon ang instrumentong 
ito sa makasagisag na paraan. 

Maaaring gamitin ang kasangkapang pangni- 
bel upang maitayo nang wasto ang isang gusali 
o upang masuri ang tibay nito at kung karapat- 
dapat pa itong panatilihin. Inihula ni Jehova na ga- 
gamitin niya sa suwail na Jerusalem “ang pising 
panukat na ginamit sa Samaria at gayundin ang ka- 
sangkapang pangnibel na ginamit sa sambahayan 
ni Ahab.” Sinukat ng Diyos ang Samaria at ang sam- 
bahayan ni Haring Ahab at nasumpungan niyang 
ang mga ito ay masama o liko sa moral, anupat hu- 
mantong iyon sa kanilang pagkapuksa. Sa katulad 
na paraan, hahatulan ng Diyos ang Jerusalem at 
ang mga tagapamahala nito, anupat ilalantad niya 
ang kanilang kabalakyutan at pasasapitin niya ang 
pagkapuksa ng lunsod na iyon. Aktuwal na naganap 
ang mga pangyayaring ito noong 607 B.C.E. (2Ha 
21:10-13, 10:11) Sa pamamagitan ni Isaias, ipinagbi- 
gay-alam sa balakyot na mayayabang at sa mga 
tagapamahala ng bayan na nasa Jerusalem ang 
kanilang dumarating na kapahamakan at ang ka- 
pahayagan ni Jehova: “Katarungan ang gagawin 
kong pising panukat at katuwiran ang kasangka- 
pang pangnibel.” Isisiwalat ng mga pamantayan ng 
tunay na katarungan at katuwiran kung sino talaga 
ang mga lingkod ng Diyos at kung sino ang hindi, 
anupat alinman sa kaligtasan o pagkapuksa ang ibu- 
bunga nito.---Isa 28: 14-19. 


PANGUBKOB NA LAMBAT. 
LAMBAT, PANGUBKOB NA. 


PANIKI [sa Heb., @talleph']. Isang lumilipad na 
mamalya na nahahawig sa daga ngunit may elasti- 
kong balat sa unahang biyas na nagsisilbing pakpak. 
Inuuri ng Kasulatan ang paniki sa maruruming lu- 
milipad na nilalang na hindi dapat kainin ng mga 
Israelita. (Lev 11:19, Deu 14:18) Sa ngayon, mga 
20 iba't ibang uri ng paniki (Chiroptera) ang maki- 
kita sa Israel. 

Kung araw, ang mga paniki ay karaniwang naka- 
dapo nang patiwarik sa madidilim na yungib o ti- 
wangwang na mga gusali, at kapag nagtakipsilim 
na ay lumalabas sila upang humanap ng pagkain 
kung gabi. Masangsang at amoy-daga ang lugar 


Tingnan ang 


837 


kung saan maraming paniki ang nakadapo. Sa ilang 
yungib, ang naipong dumi ng paniki ay nagiging 
makakapal na suson na pinagkukunan ng kapaki- 
pakinabang na pataba. Walang alinlangan na dahil 
mahilig mamugad ang paniki sa madidilim na lugar 
kung kaya binanggit ng propetang si Isaias na itata- 
pon sa mga paniki ang mga diyos na yari sa ginto at 
pilak. Isang lugar na madilim at marumi ang mara- 
pat paglagyan ng gayong mga idolo, sa halip na 
mga lugar ng karangalan at katanyagan na iniuukol 
sa kanila ng kanilang mga nalinlang na mananam- 
ba.--Isa 2:20. 


PANIMBANG AT PANUKAT, MGA. Ang 
arkeolohikal na katibayan, ang Bibliya mismo, at 
ang iba pang mga sinaunang akda ay naglalaan ng 
saligan sa pagtatakda ng tinatayang mga halaga ng 
iba't ibang panimbang at panukat na ginamit ng 
mga Hebreo. 

Mga Panukat ng Haba. Maliwanag, ang mga 
panukat ng haba na ginamit ng mga Hebreo ay ibi- 
natay sa katawan ng tao. Yamang matutukoy ang 
proporsiyon ng haba o lapad ng isang bahagi ng 
katawan sa ibang bahagi ng katawan, posibleng 
matiyak ang kaugnayan ng isang sukat ng haba sa 
ibang sukat ng haba, at kung ibabatay sa arkeolo- 
hikal na katibayang tumutukoy sa isang siko na 
mga 44.5 sentimetro (17.5 pulgada), mabibigyan 
ng tinatayang makabagong mga halaga ang mga 
sukat ng haba na binabanggit sa Bibliya. (Tingnan 
ang Siko.) Inihaharap ng kasunod na tsart ang ka- 


PANIMBANG AT PANUKAT, MGA 


Ro, RS) Naniniwala ang ilang iskolar na ang go'- 
medh ay tumutukoy sa isang maikling siko na ha- 
los katumbas ng distansiya mula sa siko (elbow) 
hanggang sa mga buko ng nakakuyom na kamay. 
Ito ay mga 38 sentimetro (15 pulgada).--NE. 

Ang iba pang mga sukat ng haba na binabang- 
git sa Kasulatan ay ang dipa (1.8 m, 6 na piye), 
ang stadi-on, o estadyo (185 m; 606.75 piye): at 
ang milya, malamang na ang milyang Romano 
(1479.5 m; 4,854 na piye). Ang salitang “pagla- 
lakbay” naman ay kadalasang ginagamit may ka- 
ugnayan sa isang pangkalahatang distansiya na 
maaaring lakbayin. (Gen 31:23, Exo 3:18, Bil 10:33, 
33:8) Noon, ang isang araw na paglalakbay ay 
mga 32 km (20 mi) o mahigit pa, samantalang 
lumilitaw na ang isang araw ng Sabbath na pagla- 
lakbay ay mga 1 km (0.6 mi).--Mat 24:20, Gaw 
1:12, tingnan ang DIPA; ESTADYO; MILYA; PAGLALAK- 
BAY. 

Mga Panukat ng Mailalaman. Batay sa mga 
bibinga ng banga na may nakalagay na “bat” na 
nakasulat sa sinaunang mga titik Hebreo, ang ma- 
ilalaman ng takal na bat ay tinutuos na mga 22 L 
(5.81 gal). Sa mga tsart sa kasunod na pahina, ang 
mga panukat ng tuyong bagay at likido ay tinaya 
salig sa takal na bat. Ang kaugnayan naman ng 
isang panukat sa ibang panukat ay hinalaw sa 
ibang sinaunang mga akda, kapag hindi iyon bina- 
banggit sa Bibliya.---Tingnan ang BAT: HIN, HOMER, 
KAB, KOR; LOG, OMER; SEAH. 

Iba pang mga panukat ng tu- 


Mga Panukat ng Haba 


yong bagay at likido. Kadalasan, 


Katumbas Ngayon 


ang salitang Hebreo na ʻssarohn’, 
nangangahulugang “ikasampu,” ay 


sinlapad-ng-kamay = 4 na sinlapad-ng-daliri 
dangkal = 3 sinlapad-ng-kamay 
siko = 2 dangkal 
mahabang siko* = 7 sinlapad-ng-kamay 
maikling siko 
tambo = 6 na siko 
mahabang tambo = 6 na mahabang siko 


*Posibleng ito rin ang “dating” siko sa 2Cr 3:3. 


sinlapad-ng-daliri = 1⁄4 na sinlapad-ng-kamay 1.85 sentimetro (0.72 pulgada 
7.4 sentimetro (2.9 pulgada 
22.2 sentimetro (8.75 pulgada 


51.8 sentimetro (20.4 pulgada 
38 sentimetro (15 pulgada 
2.67 m (8.75 piye 

3.11 m (10.2 piye 


tumutukoy sa ikasampu ng isang 
epa. (Exo 29:40; Lev 14:10; 23:13, 
17; Bil 15:4) Ayon sa Targum Jona- 
than, ang “anim na takal ng seba- 


binabanggit sa Ruth 3:15 ay anim 
na takal na seah. Salig sa awtori- 
dad ng Mishnah at ng Vulgate, ang 
terminong Hebreo na lethekh ay 
inuunawang tumutukoy sa kalaha- 
ting homer. (Os 3:2, AS, KJ, Da, JP, 


) 
) 
) 
44.5 sentimetro (17.5 pulgada) da” (sa literal, anim ng sebada) na 
) 
) 
) 
) 


ugnayan sa isa't isa ng mga Hebreong panukat ng 
haba at gayundin ang tinatayang mga katumbas 
ng mga ito sa makabagong panahon. 

Hindi matiyak kung anong panukat ang tinutu- 
koy ng terminong Hebreo na go mnedh, na lumili- 
taw lamang sa Hukom 3:16 may kaugnayan sa 
haba ng tabak ni Ehud. Sa maraming salin, ang sa- 
litang ito ay isinalin bilang “siko.” (KJ, Le, JB, NW, 


Le, NW, Bava Mezia 6:5 tlb at apen- 
dise II, D, isinalin ni H. Danby) Tinutumbasan na- 
man ng ilan ng Hebreong takal na bat ang mga 
terminong Griego na me-tre-tes' (lumilitaw sa Juan 
2:6 sa anyong pangmaramihan at isinalin bilang 
“takal ng likido") at ba'tos (masusumpungan sa Luc 
16:6 sa anyong pangmaramihan). Karaniwan nang 
ipinapalagay na ang Griegong khoi'nix (quarto) 
ay mas marami nang kaunti kaysa sa isang litro 


PANINGIN 


o wala pang isang tuyong quarto ng U.S.--Apo 
6:5, 6. 


Mga Panukat ng Tuyong Bagay 

Katumbas Ngayon 
1 kab = 4nalog 1.22 L (2.2 tuyong pt) 
1 omer = 1% kab 2.2 L (2 tuyong qt) 
1 seah = 3s omer 7.33 L (6.66 tuyong qt) 
1 epa = 3 seah 22 L (20 tuyong qt) 
1 homer = 10 epa 220 L (200 tuyong qt) 

Mga Panukat ng Likido 

Katumbas Ngayon 
1 log = 1⁄4 na kab 0.31 L (0.66 pt) 
1 kab = 4 nalog 1.22 L (2.58 pt) 
1 hin = 3 kab 3.67 L (7.75 pt) 
1 bat = 6nahin 22 L (5.81 gal) 
1 kor = 10 bat 220 L (58.1 gal) 
Mga Panimbang. Ipinahihiwatig ng arkeolohi- 


kal na katibayan na ang isang siklo ay tumitimbang 
nang humigit-kumulang 11.4 g (0.403 onsa avdp, 
0.367 onsa t). Samantalang ginagamit ito bilang ba- 
tayan, ipinakikita ng kasunod na tsart ang kaugna- 
yan sa isa't isa ng mga Hebreong panimbang at ang 
tinatayang katumbas ng mga ito sa makabagong 
panahon. 


Mga Panimbang 
Katumbas Ngayon 
1 gerah = 1⁄0 siklo 0.57 g (0.01835 onsa t) 
1 bekah 
(kalahating 
siklo) = 10 gerah 5.7 g (0.1835 onsa t) 
1 siklo = 2 bekah 11.4 g (0.367 onsa t) 
1 mina 
(maneh) = 50 siklo 570 g (18.35 onsa t) 
1 talento = 60 mina 34.2 kg (75.5 Ib avdp; 
91.75 Ib t; 1101 onsa t) 


Karaniwan na, ang salitang Griego na litra ay ti- 
nutumbasan ng librang Romano (327 g; 11.5 onsa 
avdp). Ang mina naman sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ay tinutuos na 100 drakma. (Tingnan 
ang DRAKMA.) Mangangahulugan ito na ang minang 
Griego ay tumitimbang nang 340 g (10.9 onsa t) at 
ang talentong Griego naman ay 20.4 kg (44.8 Ib 
avdp, 54.5 lb t; 654 na onsa t).---Tingnan ang MINA, 
SALAPI, SIKLO, TALENTO. 


Isang set ng may-ukit na panimbang 
ng siklo mula sa Lakis 


Lawak. Itinatakda ng mga Hebreo ang sukat ng 
isang lote ng lupa sa pamamagitan ng dami ng bin- 
hing kailangang ihasik dito (Lev 27:16, 1Ha 18:32) 
o sa pamamagitan ng lawak na kayang araruhin ng 
isang pareha ng mga toro sa isang araw.--1ISa 
14:14, tlb sa Rbi8. 


PANINGIN. 
PANINIBUGHO. 


HUIN, PANINIBUGHO. 


PANINIRA NANG TALIKURAN. Ito ay 
isang salin ng terminong Griego na kattala-li'a. Ang 
kaugnay na pandiwang ka-ta-lale'o ay literal na na- 
ngangahulugang “magsalita nang laban,” anupat gi- 
nagawa iyon nang walang makatuwirang dahilan at 
kadalasa'y sa paraang mapaminsala o may pagka- 
poot. (1Pe 2:12: 3:16) Iniugnay ng alagad na si San- 
tiago ang pananalitang ito sa may-kamaliang pag- 
hatol o pagtuligsa, sa gayo'y nagpapahiwatig ng 
di-makatuwirang pamumuna.---San 4:11, ihambing 
ang Aw 50:20. 

Ang mga naninira nang talikuran ay kabilang sa 
mga daranas ng poot ni Jehova, at ipinakikita ng ka- 
niyang Salita na ang lahat ng patuloy na gumagawa 
ng gayon ay karapat-dapat sa kamatayan. (Ro 1:18, 
28-30, 32) Labis na nabahala ang apostol na si Pablo 
dahil, bukod sa iba pang malulubhang kamalian, 
baka masumpungan niya ang mga miyembro ng 
kongregasyon sa Corinto na nagsisiraan nang tali- 
kuran. (2Co 12:20) Upang lubusang magkabisa ang 
Salita o mensahe ng Diyos sa bagong mga alagad ni 
Jesu-Kristo, kailangan nilang iwaksi ang paninira 
nang talikuran at ang lahat ng iba pang anyo ng ka- 
samaan. Saka lamang sila lalaki tungo sa kaligtasan 
sa pamamagitan ng “gatas na nauukol sa salita,” 
mga katotohanan mula sa Kasulatan na angkop sa 
kanilang mga pangangailangan.---1Pe 2:1, 2. 


Tingnan ang MATA, PANINGIN. 


Tingnan ang MAPANIBUG- 


839 


PANINIRANG-PURI. 
PANINIRANG-PURI. 


PANIRANG-DAMO [sa Ingles, weed]. Sa pang- 
kalahatan, nakapipinsalang mga halaman na tila 
walang pakinabang sa pinagtutubuan ng mga ito. 
Bagaman sinisikap ng ilang iskolar na iugnay sa es- 
pesipikong mga halaman ang iba't ibang salita sa 
orihinal na wika na isinalin sa Bibliya bilang “pani- 
rang-damo,” hindi posibleng matiyak ang pagkaka- 
kilanlan nito. 

Itinuturing na ang salitang Hebreo na bo”shah'ay 
hinalaw sa isang salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “bumaho” at sa gayon ay malamang na suma- 
saklaw sa iba't ibang uri ng halaman na mababaho 
ang amoy, “mababahong panirang-damo.” Sa diwa 
ay sinabi ng tapat na si Job na kung ang naging lan- 
dasin niya sa buhay ay hindi sa katapatan, kung ga- 
yon, sa halip na sebada ay bayaang tumubo ang 
mababahong panirang-damo.---Job 31:40. 

Isa pang terminong Hebreo, choh'ach, ang inuu- 
nawang tumutukoy sa matitinik na halaman sa 
pangkalahatan, matitinik na panirang-damo na tu- 
mutubo sa sinasakang lupa at madaling dumami 
sa tiwangwang na lupain. (Job 31:40, Isa 34:13: Os 
9:6) Ang salita ring iyon ay lumilitaw sa Job 41:2, 
kung saan waring ang tinutukoy ay isang tinik na 
ikinakabit sa mga hasang ng isda upang mabitbit 
iyon. Ang choh'ach ay ginagamit din sa makata- 
linghagang diwa. (Sol 2:2) Ang matinik na pani- 
rang-damo sa kamay ng isang lasenggo ay maaa- 
ring makapinsala sa kaniya at sa iba, gayundin 
naman ang mga taong hangal na gumagamit ng 
kawikaan sa maling paraan dahil hindi nila iyon 
nauunawaan. (Kaw 26:9) Inihambing ni Haring Je- 
hoas ng Israel ang ikinilos ng mapagmapuring si 
Haring Amazias ng Juda nang ninais nitong maki- 
paglaban sa kaniya, sa paghiling ng isang matinik 
na panirang-damo na makipag-alyansa sa kaniya 
ang sedro ng Lebanon ukol sa pag-aasawa.---2Ha 
14:8, 9; 2Cr 25:18. 

Lumilitaw na ang katawagang Hebreo na sha'yith 
ay tumutukoy sa isang uri ng panirang-damo na tu- 
mutubo sa lupaing napabayaan o tiwangwang. (Isa 
5:6, 7:23-25, 27:4) Ang terminong ito, isinaling “pa- 
nirang-damo,” ay ginagamit sa makasagisag na pa- 
raan upang kumatawan sa mga tao na dahil sa kani- 
lang kawalang-katapatan ay naging walang-halaga 
at karapat-dapat lamang sa pagkapuksa.---Isa 9:18, 
19: 10:17-19, ihambing ang Dan 4:20-22. 

Sa Kawikaan 24:31, waring ang anyong pang- 
maramihan ng terminong Hebreo na gim-mohs, 
na karaniwang isinasaling “kulitis,” ay tumutukoy 
sa lahat ng uri ng panirang-damo.--Tingnan ang 
KULITIS. 


Tingnan ang Tsismis, 


PANLALAIT 


Ang mga panirang-damo (sa Gr., ziza'nia) sa 
ilustrasyon ni Jesus sa Mateo 13:24-30, 36-43 ay ka- 
raniwang itinuturing na ang bearded darnel (Loli- 
um temulentum), na kahawig na kahawig ng tri- 
go hanggang sa gumulang ito, kung kailan madali 
nang makita ang kaibahan nito sa trigo dahil mas 
maliliit ang maiitim na binhi nito. Dahil dito, at sa 
bagay na nagkakasala-salabid ang mga ugat nito at 
ng trigo, talagang hindi isang katalinuhan na bunu- 
tin ang mga panirang-damo habang mura pa ang 
mga ito. Kung ang mga binhi ng darnel ay mapaha- 
lo sa mga butil ng trigo pagkatapos ng pag-aani, 
maaari itong magdulot ng napakasamang epekto sa 
makakakain niyaon. Ang pagkain ng tinapay na na- 
haluan ng napakaraming harina ng darnel ay sina- 
sabing nagdudulot ng pagkahilo at maging ng naka- 
mamatay na pagkalason. Ang nakalalasong sangkap 
ng mga binhi ng darnel ay karaniwang pinaniniwa- 
laan na nagmumula sa fungus na tumutubo sa loob 
ng mga ito. 


PANLALAIT. Pagsasalita ng pang-iinsulto 
o pang-aabuso sa isang tao. 

Para sa mga Israelita, ang panlalait o pagsumpa 
sa mga magulang ay pagkakasalang nararapat sa 
parusang kamatayan. (Exo 21:17, Mat 15:4, Mar 
7:10) Tulad ng berbal na pang-aabuso, ang pisikal 
na pang-aabuso sa mga magulang ay udyok ng ma- 
samang saloobin at, samakatuwid ay may gayun- 
ding parusa. (Exo 21:15) Yamang ang mga magu- 
lang ay mga kinatawan ni Jehova sa kanilang mga 
anak, ang isang anak na nanlalait sa kaniyang mga 
magulang ay, sa diwa, nanlalait sa Diyos.---Iham- 
bing ang Exo 20:12. 

Dapat ding pagpakitaan ng kaukulang paggalang 
ang mga tagapamahala sa Israel. Iyan ang dahilan 
kung bakit ang apostol na si Pablo, bagaman pinaki- 
tunguhan nang di-makatarungan, ay humingi ng 
paumanhin dahil sa di-sinasadyang pagsasalita sa 
mataas na saserdote ng mga salitang itinuring ng 
iba bilang mapang-abuso.---Exo 22:28, Gaw 23:1-5. 

Walang dako ang sinasadyang panlalait sa gitna 
ng unang-siglong mga Kristiyano. (1Co 6:9, 10; 1Pe 
3:8, 9) Ang isa na nagkakasala ng paulit-ulit at sina- 
sadyang panlalait sa iba ay dapat itiwalag mula sa 
kongregasyon.---1Co 5:11-13. 

Palibhasa'y waring walang-halaga at di-popular 
sa sanlibutan dahil sa kanilang gawain at mensahe, 
ang mga tagasunod ni Jesu-Kristo ay madalas laitin 
ng iba. (Ihambing ang Ju 9:28, 29: 17:14, 1Co 1:18, 
4:11-13.) Ngunit hindi sila dapat gumanti sa pama- 
magitan ng panlalait sa mga sumasalansang. Sa ba- 
gay na ito, si Kristo Jesus ay nagpakita ng halimba- 
wa sa kanila. (1Pe 2:21, 23) Bagaman inakusahan 
na isang taong mahilig sa alak, matakaw, ahente ng 


PANTATAK, TATAK 


Diyablo, manlalabag ng Sabbath, at mamumusong 
sa Diyos, hindi gumanti si Kristo Jesus sa pamama- 
gitan ng panlalait sa kaniyang mga tagapag-akusa. 
(Mat 11:19: 26:65, Luc 11:15, Ju 9:16) Nang akusa- 
han siya ng mga bulaang paratang sa harap ni Pila- 
to, nanatiling tahimik si Jesus. (Mat 27:12-14) Ang 
pagtulad ng isang Kristiyano sa halimbawa ni Je- 
sus ay maaaring magkaroon ng mabuting epekto 
sa ilang sumasalansang, anupat maaaring matanto 
nila na wala palang saligan ang kanilang mapang- 
abusong mga salita. Dahil dito ay baka luwalhatiin 
pa nga nila ang Diyos.---Ihambing ang Ro 12:17-21, 
1Pe 2:12. 

Kinailangang pakaingatan ng mga Kristiyano ang 
kanilang mahusay na paggawi upang walang ma- 
ging dahilan para manlait ang mga sumasalansang. 
Ito ang puntong idiniin ng apostol na si Pablo may 
kaugnayan sa mga nakababatang babaing balo sa 
kongregasyon. Yamang sila ay may tendensiyang 
maging tsismosa at manghimasok sa buhay-buhay 
ng ibang tao, pinasigla niya sila na mag-asawa at 
maging abala sa pagpapalaki ng mga anak at sa pa- 
mamahala ng sambahayan. Kung sila'y magiging 
abalang mga asawang babae, hindi sila makapagbi- 
bigay ng anumang pangganyak sa sinumang suma- 
salansang upang laitin ang mga Kristiyano bilang 
mga tsismosa at mga mapanghimasok sa buhay- 
buhay ng ibang tao.--1Ti 5:13, 14. 

Noong narito sa lupa si Jesu-Kristo, ipinakita ng 
ilang tao na hindi sumasama sa kaniya, sa pamama- 
gitan ng kanilang mga pagkilos, na sila'y 'nasa kani- 
yang panig' at na hindi sila madaling makikisama 
sa mga sumasalansang sa panlalait sa kaniya. Ito 
ang situwasyon ng isang tao na nagpapalayas noon 
ng mga demonyo salig sa pangalan ni Jesus, anu- 
pat maliwanag na binigyang-kapangyarihan siya 
ng Diyos upang magawa iyon. Ipinalagay ni Juan at 
ng iba pa na dapat pigilan ang taong ito, yamang 
hindi ito sumasama sa kanila. Ngunit sinabi ni Je- 
sus: “Huwag ninyo siyang tangkaing pigilan, sapag- 
kat walang sinumang gagawa ng makapangyari- 
hang gawa salig sa aking pangalan ang madaling 
makapanlalait [sa literal, makapagsasalita ng masa- 
ma tungkol] sa akin.” (Mar 9:38-40) Noong pana- 
hong sabihin ni Jesus ang pananalitang ito, kinikila- 
la pa ng Diyos ang kongregasyong Judio at hindi 
pa naitatatag ang kongregasyong Kristiyano. (Iham- 
bing ang Mat 16:18, 18:15-17.) Gayundin, hindi hi- 
niling ni Jesus na ang lahat ng mananampalataya 
ay pisikal na sumunod sa kaniya. (Mar 5:18-20) Sa- 
makatuwid, kung ang isang Judio, na kabilang sa 
katipang bayan ng Diyos, ay magsagawa ng maka- 
pangyarihang mga gawa salig sa pangalan ni Jesus, 
sapat na itong patotoo na ang taong iyon ay may 
pagsang-ayon ng Diyos. Gayunman, nang maitatag 


840 


ang kongregasyong Kristiyano, ang mga indibidu- 
wal na nais magkamit ng pagsang-ayon ng Diyos 
ay kinailangang umugnay roon bilang tapat na mga 
tagasunod ni Jesu-Kristo. (Ihambing ang Gaw 2: 
40, 41.) Ang basta pagsasagawa ng makapangyari- 
hang mga gawa salig sa pangalan ni Jesus ay hindi 
na isang katibayan na nasa panig ni Jesu-Kristo ang 
isang tao, ni garantiya man ito na hindi magkakasa- 
la ng panlalait sa Anak ng Diyos ang isang iyon. 
--Mat 7:21-23, tingnan ang MAPANG-ABUSONG PANA- 
NALITA; PAMUMUSONG. 


PANTATAK, TATAK [sa Ingles, seal]. Isang 
bagay na ginagamit upang mag-iwan ng marka 
(kadalasa'y sa luwad o pagkit) bilang indikasyon ng 
pagmamay-ari, pagiging tunay, o kasunduan. Ang 
sinaunang mga pantatak ay gawa sa isang piraso ng 
matigas na materyal (bato, garing, o kahoy) na may 
nakalilok na mga titik o mga disenyo na pabaligtad. 
Ang mga ito ay may iba't ibang hugis, gaya ng 
kono, kuwadrado, silinder, scarab (hugis-uwang), at 
mga ulo ng hayop. (May kinalaman sa mga sing- 
sing na panlagda o pantatak, tingnan ang SING- 
SING.) Yaong mga hugjis-silinder ay karaniwan nang 
may haba na mula 2 hanggang 4 na sentimetro 
(0.75 hanggang 1.5 pulgada). Kapag ang isang silin- 
der na may lilok sa palibot nito ay pinagulong sa 
mamasa-masang luwad, nag-iiwan ito ng isang tu- 
luy-tuloy na marka na parang relyebe. Kadalasan, 
ang mga silinder na pantatak ay binubutasan nang 
tagusan sa magkabilang dulo anupat maaaring isa- 
bit ang mga ito sa isang panali. 

Sa Ehipto at sa Mesopotamia, kabilang sa mga ba- 
gay na nakalarawan sa mga pantatak ang mga sa- 
gisag ng relihiyon, gayundin ang mga halaman, 
mga hayop, at mga simpleng tanawin. Sa Babilon- 
yong “Temptation” Seal (British Museum), makikita 
ang isang punungkahoy na sa isang panig ay may 
isang lalaking nakaupo at isang babae naman sa 
kabila, at sa likuran ng babae ay may serpiyen- 
teng nakataas ang ulo. Kadalasan, nakasaad sa mga 
pantatak ang pangalan at posisyon ng may-ari. Ha- 
limbawa, isang pantatak na natagpuan sa Palestina 
ang kababasahan, “Kay Sema, ang lingkod ni Jero- 
boam.”- The Biblical World, inedit ni C. Pfeiffer, 
1966, p. 515. 

Ang mga markang nalilikha ng mga pantatak ay 
maaaring magsaad ng pagmamay-ari o ng pagiging 
tunay ng isang bagay at maaaring makahadlang 
upang huwag pakialaman ang mga dokumento o iba 
pang mga bagay na tinatakan, kabilang na ang mga 
supot, mga pinto, at mga libingan. (Job 14:17: Dan 
6:17: Mat 27:66) Nang bumili ng isang bukid ang 
propetang si Jeremias, ang kopya ng kasulatan na 
may mga lagda ng mga saksi ay tinatakan, ngunit 


841 


ang ikalawang kopya ay iniwang bukas. Marahil, gi- 
nawa ang pagtatatak sa pamamagitan ng pagtutupi 
sa kasulatan, pagkatapos ay tinalian iyon ng panali, 
pinatungan naman ang panali ng isang limpak ng 
pagkit o iba pang malambot na substansiya at saka 
minarkahan ang malambot na materyal sa pama- 
magitan ng isang pantatak. Kung sa dakong huli ay 
may magtatanong tungkol sa katumpakan ng bukas 
na kopya, maaaring iharap ang kasulatang tinata- 
kan sa harap ng mga saksi. (Jer 32:10-14, 44) Ang 
taong pinagkatiwalaan ng pantatak ng hari ay maa- 
aring magpalabas ng opisyal na mga batas, anupat 
ang marka ng pantatak ang magpapatotoo sa pagi- 
ging tunay ng mga batas na iyon. (1Ha 21:8, Es 
3:10, 12: 8:2, 8, 10) Kapag inilakip naman ng isa ang 
kaniyang tatak sa isang dokumento, maaari itong 
mangahulugan na tinatanggap niya ang mga kun- 
disyong nakasaad doon. (Ne 9:38, 10:1) Maraming 


Sinaunang silinder na pantatak, kasama ang 
marka nito sa luwad, nakalarawan dito ang 
mga mananambang nasa tabi ng punungkahoy, 
sa ibaba naman ay may mga ibong-tubig 


natagpuang hawakan ng sinaunang mga banga na 
may mga marka ng pantatak. Ang ilan sa mga mar- 
kang ito ng pantatak ay nagpapakilala sa may-ari 
ng mga banga at bumabanggit sa nilalaman ng 
mga iyon, ang iba naman ay indikasyon ng dami 
o kalidad ng nilalaman ng mga iyon. 

Makasagisag na Paggamit. Maraming maka- 
sagisag na pananalitang masusumpungan sa Bibli- 
ya ang ibinatay sa aktuwal na mga pinaggagamitan 
sa mga pantatak. Inihula na ang Mesiyas ay 'magti- 
timbre ng tatak sa pangitain at propeta.” Ang dahi- 
lan ay sapagkat sa pamamagitan ng pagtupad niya 
sa mga hula, titimbrihan ng Mesiyas ang mga ito bi- 
lang tunay at kinasihan ng Diyos. (Dan 9:24: iham- 
bing ang Ju 3:33.) Sa diwa naman ng pagiging isang 
marka ng pagmamay-ari, tinanggap ni Abraham 
ang pagtutuli bilang “tatak” ng katuwirang tag- 
lay niya. (Ro 4:11) Yamang maraming Kristiyanong 
taga-Corinto ang natulungan ng apostol na si Pablo 
upang maging mga mananampalataya, sila ay nag- 
silbing tatak na nagpapatibay sa pagiging tunay ng 


PANTUBOS 


kaniyang pagka-apostol. (1Co 9:1, 2) Ang unang- 
siglong mga Kristiyano ay sinasabing “tinatakan” sa 
pamamagitan ng banal na espiritu, na isang pau- 
nang tanda ng kanilang makalangit na mana. (Efe 
1:13, 14: 4:30) Ang tatak na ito ay nangangahulu- 
gang sila'y pag-aari ng Diyos (2Co 1:21, 22) at 
nagpapakitang sila'y tunay na nakahanay para sa 
makalangit na buhay. Ipinakikita ng aklat ng Apo- 
calipsis na ang pangwakas na bilang niyaong mga 
natatakan ay 144,000.--Apo 7:2-4, 9:4. 

Sa Bibliya, ang isang bagay na nakasara, nakata- 
go, o lihim ay tinutukoy bilang natatatakan. Ang 
makahulang mga mensahe ay 'natatatakan” habang 
hindi pa nauunawaan ang mga ito. (Dan 12:4, 9; Apo 
5:1, 22:10, ihambing ang Isa 8:16; 29:11.) At si Jeho- 
va ay sinasabing “naglalagay ng tatak sa palibot ng 
mga bituin, maliwanag na nangangahulugang iki- 
nukubli niya ang mga ito sa paningin sa pamamagi- 
tan ng mga ulap.---Job 9:7. 


PANTUBOS. Isang halagang ibinabayad upang 
tubusin o palayain ang isa mula sa isang obligasyon 
o di-kanais-nais na kalagayan. Ang saligang ideya 
ng “pantubos [ransom]" ay isang halaga na tuma- 
takip (gaya ng kabayaran para sa mga pinsala 
o upang matugunan ang katarungan), samantalang 
idiniriin naman ng “katubusan [redemption]” ang 
pagpapalayang naisasagawa dahil sa pagbabayad 
ng pantubos. Ang pinakamahalagang pantubos ay 
ang itinigis na dugo ni Jesu-Kristo, anupat dahil dito 
ay naging posibleng mahango sa kasalanan at ka- 
matayan ang mga supling ni Adan. 

Ang iba't ibang terminong Hebreo at Griego na 
isinalin bilang “pantubos” at “tubusin” ay pawang 
may ideya ng isang halaga, o bagay na may halaga, 
na ibinibigay upang maisagawa ang pagtubos, o ka- 
tubusan. Ang diwa ng pakikipagpalit, gayundin ang 
diwa ng pagiging magkatumbas, pagiging magka- 
pantay, o paghalili, ay nasa lahat ng mga terminong 
ito. Samakatuwid nga, may isang bagay na ibinibi- 
gay kapalit ng ibang bagay, anupat natutugunan 
ang mga kahilingan ng katarungan at nababalanse 
ang mga bagay-bagay.--Tingnan ang PAKIKIPAGKA- 
SUNDO. 

Isang Halagang Tumatakip. Ang pangnga- 
lang Hebreo na kopher ay nagmula sa pandiwang 
ka phar', na may saligang kahulugan na “takpan,” 
kung paanong tinakpan, o binalutan, ni Noe ng alki- 
tran ang arka. (Gen 6:14) Gayunman, sa karamihan 
ng mga paglitaw nito, ang ka:-phar' ay ginagamit 
upang ipakita kung paano natutugunan ang kataru- 
ngan sa pamamagitan ng pagtatakip o pagbaba- 
yad-sala sa mga kasalanan. (Aw 65:3, 78:38, 79: 
8, 9) Ang pangngalang ko'pher ay tumutukoy sa 
bagay na ibinibigay upang maisagawa iyon, ang 


PANTUBOS 


pantubos na halaga. Ang isang pantakip ay katug- 
ma ng bagay na tinatakpan nito, maaaring sa anyo 
nito (gaya ng isang literal na takip, tulad ng “takip 
[kap-po'reth|" ng kaban ng tipan: Exo 25:17-22), o sa 
halaga nito (gaya ng isang kabayaran upang matak- 
pan ang mga perhuwisyong dulot ng isang pinsala). 

Upang mabalanse ang katarungan at maituwid 
ang mga bagay-bagay sa kaniyang bayang Israel, si 
Jehova, sa tipang Kautusan, ay nagtalaga ng iba't 
ibang hain at handog upang mabayaran, o matak- 
pan, ang mga kasalanan, kasama na ang kasalanan 
ng mga saserdote at mga Levita (Exo 29:33-37, Lev 
16:6, 11), ng ibang mga indibiduwal, o ng bansa sa 
kabuuan (Lev 1:4; 4:20, 26, 31, 35), at upang dalisa- 
yin din ang altar at tabernakulo, anupat gumagawa 
ng pagbabayad-sala dahil sa mga kasalanan ng ba- 
yang nakapalibot sa mga ito. (Lev 16:16-20) Sa diwa, 
ang buhay ng inihaing hayop ay humahalili sa bu- 
hay ng nagkasala, anupat ang dugo nito ay nagba- 
bayad-sala sa altar ng Diyos, samakatuwid nga, sa 
antas na magagawa nito. (Lev 17:11, ihambing ang 
Heb 9:13, 14: 10:1-4.) Maaari pa ngang tukuyin ang 
“araw ng pagbabayad-sala [yohm hak:kip-pu'rim'|" 
bilang ang “araw ng mga pantubos.” (Lev 23:26-28) 
Kahilingan ang mga haing ito upang ang bansa at 
ang pagsamba nito ay patuloy na tanggapin at 
sang-ayunan ng matuwid na Diyos. 

Ang diwa ng pakikipagpalit na tumutubos ay ma- 
linaw na ipinakikita ng kautusan hinggil sa isang 
toro na kilalang nanunuwag. Kung hahayaan ng 
may-ari na makawala ang toro anupat makapatay 
ito ng tao, ang may-ari ay papatayin, anupat pagba- 
bayaran niya ng kaniyang sariling buhay ang bu- 
hay ng taong napatay. Ngunit yamang hindi naman 
niya sinadyang patayin o tuwirang pinatay ang ta- 
ong iyon, kapag ipinasiya ng mga hukom na magpa- 
taw na lamang sa kaniya ng “pantubos [ko'pher|,” 
dapat niyang bayaran ang halagang pantubos. Ang 
halagang ipinataw at binayaran ay itinuturing na 
humahalili sa kaniyang sariling buhay at nagsisil- 
bing kabayaran para sa buhay na nawala. (Exo 
21:28-32, ihambing ang Deu 19:21.) Sa kabilang 
dako, hindi maaaring tumanggap ng pantubos para 
sa isang tahasang mamamaslang, tanging ang ka- 
niyang sariling buhay ang maaaring tumakip sa 
pagkamatay ng biktima. (Bil 35:31-33) Yamang ma- 
liwanag na ang sensus ay nagsasangkot ng buhay 
ng mga tao, sa panahong kinukuha ito, ang bawat 
lalaki na lampas sa 20 taon ay kailangang magbi- 
gay kay Jehova ng pantubos (ko pher) na kalahati 
ng isang siklo (81.10) para sa kaniyang kaluluwa, 
anupat ito ang halagang ibabayad mayaman man 
o mahirap ang indibiduwal.---Exo 30: 11-16. 

Yamang ang pagiging di-balanse ng katarungan 
ay kinapopootan ng Diyos, at maging ng mga tao, 


842 


ang pantubos, o pantakip, ay nagsisilbi ring pamigil 
o pampahupa ng galit. (Ihambing ang Jer 18:23, ga- 
yundin ang Gen 32:20, kung saan ang ka-phar” ay 
isinalin bilang “mapaglulubag.”) Gayunman, ang la- 
laking galit na galit sa lalaking nangalunya sa kani- 
yang asawa ay tatanggi sa anumang “pantubos 
[ko pher].” (Kaw 6:35) Maaari ring gamitin ang ter- 
minong ito may kinalaman doon sa mga dapat mag- 
lapat ng katarungan subalit sa halip ay tumatang- 
gap ng suhol o kaloob bilang “lagay [ko'pher]” upang 
pagtakpan ang masamang gawa sa kanilang pani- 
ngin.— 1Sa 12:3, Am 5:12. 

Ang Katubusan, o Pagpapalaya. Ang pan- 
diwang Hebreo na pa-dhah' ay nangangahulugang 
“tubusin [redeem],” at ang kaugnay nitong pang- 
ngalan na pidh-yohn' ay nangangahulugang “hala- 
gang pantubos [redemption price].” (Exo 21:30) 
Maliwanag, idiniriin ng mga terminong ito ang 
pagpapalayang naisasagawa ng halagang pantu- 
bos, samantalang idiniriin naman ng ka-phar” ang 
kalidad o nilalaman ng halagang iyon at ang bisa 
niyaon sa pagbalanse sa timbangan ng kataru- 
ngan. Ang gayong pagpapalaya, o pagtubos (pa- 
dhah'), ay maaaring mula sa pagkaalipin (Lev 
19:20, Deu 7:8), mula sa iba pang nakapipighati 
o mapaniil na kalagayan (2Sa 4:9: Job 6:23, Aw 
55:18), o mula sa kamatayan at sa libingan. (Job 
33:28, Aw 49:15) Malimit tukuyin ang pagtubos ni 
Jehova sa bansang Israel mula sa Ehipto upang 
ito'y maging kaniyang “pansariling pag-aari” (Deu 
9:26; Aw 78:42) at ang pagtubos niya sa kanila 
mula sa pagkatapon sa Asirya at sa Babilonya pag- 
karaan ng maraming siglo. (Isa 35: 10: 51:11: Jer 31: 
11, 12: Zac 10:8-10) Dito rin naman, ang katubusan 
ay may kasangkot na isang halaga, isang pakiki- 
pagpalit. Nang tubusin ni Jehova ang Israel mula 
sa Ehipto, lumilitaw na ang Ehipto ang pinagbayad 
niya ng halagang iyon. Sa diwa, ang Israel ay “pa- 
nganay” ng Diyos, at nagbabala si Jehova kay Pa- 
raon na kung magmamatigas ito at tatangging 
palayain ang Israel, ang buhay ng panganay ni Pa- 
raon at ng mga panganay ng buong Ehipto, kapu- 
wa mula sa mga tao at mga hayop, ay sisingilin. 
(Exo 4:21-23, 11:4-8) Sa katulad na paraan, bilang 
bayad sa pagpapabagsak ni Ciro sa Babilonya at sa 
pagpapalaya niya sa mga Judio mula sa kanilang 
pagkakatapon, ibinigay ni Jehova “ang Ehipto bi- 
lang pantubos [isang anyo ng ko'pher] para sa [ka- 
niyang bayan], ang Etiopia at ang Seba” bilang 
kapalit nila. Kaya nang maglaon ay nilupig ng Im- 
peryo ng Persia ang mga rehiyong iyon, at sa ga- 
yo'y ibinigay ang mga liping pambansa bilang ka- 
palit ng kaluluwa ng mga Israelita. (Isa 43:1-4) 
Ang mga pakikipagpalit na ito ay kaayon ng kina- 
sihang kapahayagan na ang “balakyot ay [nagsisil- 


843 


bing] pantubos [ko'pher] para sa matuwid, at ang 
nakikitungo nang may kataksilan ay kapalit ng 
mga matapat.”--Kaw 21:18. 

Ang isa pang terminong Hebreo na kaugnay ng 
katubusan ay ang gaal, at pangunahin na, itinata- 
wid nito ang diwa ng pagbawi o pagtubos. (Jer 32: 
7, 8) Makikita ang pagkakahawig nito sa pa-dhah' 
dahil ginamit itong kaugnay ng terminong iyon sa 
Oseas 13:14: “Mula sa kamay ng Sheol ay tutubusin 
[isang anyo ng pa-dhah'] ko sila, mula sa kamatayan 
ay babawiin [isang anyo ng gaal] ko sila.” (Iham- 
bing ang Aw 69:18.) Idiniriin ng ga-al” ang karapa- 
tang bumawi o tumubos. Maaaring ito'y karapatan 
ng isang malapit na kamag-anak ng isang tao na 
ang ari-arian, o siya mismo, ay kailangang tubusin 
o bawiin. Maaari ring ito'y karapatan ng orihinal na 
may-ari o ng nagbili mismo. Sa gayon, ang isang 
malapit na kamag-anak, na kung tawagi'y isang 
govel’, ay nagiging isang “manunubos” (Ru 2:20, 3: 
9, 13) o, sa mga kaso ng pagpaslang, siya'y nagiging 
isang “tagapaghiganti ng dugo.”---Bil 35:12. 

Sa kaso ng isang dukhang Israelita na napilitang 
ipagbili ang kaniyang mga manang lupain, ang ka- 
niyang bahay sa lunsod, o baka ipinagbili pa nga 
niya ang kaniyang sarili sa pagkaalipin, may probi- 
syon ang Kautusan na “isang manunubos na may 
malapit na kaugnayan sa kaniya,” o govel’, ang may 
karapatang tumubos [gaal] sa ipinagbili, o maaa- 
ring gawin iyon ng mismong nagbili kung magkaro- 
on na siya ng salapi. (Lev 25:23-27, 29-34, 47- 
49: ihambing ang Ru 4:1-15.) Kapag ang isang tao 
ay nanatang maghandog sa Diyos ng isang bahay 
o isang bukid at pagkatapos ay nais niya itong bil- 
hing muli, kailangan niyang bayaran ang halagang 
itinakda sa ari-arian at ang isang kalima ng hala- 
gang iyon. (Lev 27:14-19) Gayunman, hindi maaa- 
ring tubusin ang anumang bagay na itinalaga sa 
pagkapuksa. '--Lev 27:28, 29. 

Sa kaso ng pagpaslang, ang mamamaslang ay 
hindi pahihintulutang manganlong sa itinalagang 
mga kanlungang lunsod kundi, pagkatapos ng hudi- 
syal na pagdinig, ibibigay siya ng mga hukom sa 
“tagapaghiganti [goel] ng dugo,” isang malapit na 
kamag-anak ng biktima, na papatay naman sa ma- 
mamaslang. Yamang hindi ipinahihintulot ang anu- 
mang “pantubos [ko pher]” para sa mamamaslang at 
yamang hindi na mababawi ng malapit na kamag- 
anak, na may karapatang tumubos, ang buhay ng 
kaniyang namatay na kamag-anak, may karapatan 
siyang kunin ang buhay ng isa na kumitil sa bu- 
hay ng kaniyang kamag-anak.--Bil 35:9-32, Deu 
19:1-13. 

Hindi Laging Isang Materyal na Halaga. 
Gaya ng naipakita na, “tinubos” (pa-dhah') o 'bina- 
wi (ga-al') ni Jehova ang Israel mula sa Ehipto. 


PANTUBOS 


(Exo 6:6, Isa 51:10, 11) Nang maglaon, dahil patu- 
loy na “ipinagbili [ng mga Israelita] ang kanilang 
sarili sa paggawa ng masama” (2Ha 17:16, 17), 
ilang ulit silang “ipinagbili ni Jehova sa kamay ng 
kanilang mga kaaway.’ (Deu 32:30, Huk 2:14: 3:8, 
10:7: 1Sa 12:9) Subalit kapag sila'y nagsisisi, tinu- 
tubos o binabawi niya sila mula sa kabagabagan 
o pagkatapon (Aw 107:2, 3, Isa 35:9, 10, Mik 4:10), 
sa gayo'y ginagampanan niya ang gawain ng isang 
Govel’, isang Manunubos na kamag-anak nila ya- 
mang itinuring niyang asawa ang bansang iyon. 
(Isa 43:1, 14: 48:20, 49:26, 50:1, 2: 54:5-7) Kapag 
“pinagbibili” sila ni Jehova, hindi siya binibigyan 
ng mga bansang pagano ng anumang materyal na 
kabayaran. Ang nagiging kabayaran sa kaniya ay 
ang matugunan ang kaniyang katarungan at ma- 
tupad ang kaniyang layunin na sila'y maituwid at 
madisiplina dahil sa kanilang paghihimagsik at ka- 
walang-galang.--Ihambing ang Isa 48:17, 18. 

Sa katulad na paraan, hindi laging kasangkot sa 
‘pagtubos [repurchasing] na isinasagawa ng Diyos 
ang isang materyal na kabayaran. Nang tubusin ni 
Jehova ang mga Israelitang ipinatapon sa Babilonya, 
kusang-loob silang pinalaya ni Ciro nang walang 
kapalit na materyal na kabayaran noong siya'y na- 
bubuhay pa. Gayunman, kapag tinutubos ni Jehova 
ang kaniyang bayan mula sa mapaniil na mga ban- 
sang nagmalupit sa Israel, sinisingil ni Jehova ang 
halagang kabayaran mula sa mga maniniil mismo, 
anupat pinagbabayad sila sa pamamagitan ng ka- 
nilang buhay. (Ihambing ang Aw 106:10, 11, Isa 
41:11-14: 49:26.) Nang “ipagbili,” o ibigay, sa mga 
Babilonyo ang mga taong-bayan ng kaharian ng 
Juda, si Jehova ay walang tinanggap na anumang 
personal na kabayaran. Hindi rin nagbayad ng sala- 
pi ang ipinatapong mga Judio, sa mga Babilonyo 
man o kay Jehova upang matubos ang kanilang ka- 
layaan. Ipinagbili sila “nang walang kapalit” at tinu- 
bos sila “nang walang salapi.” Samakatuwid, hindi 
kailangang bayaran ni Jehova ang mga mambibi- 
hag ng mga Israelita upang maging balanse ang 
mga bagay-bagay. Sa halip, isinagawa niya ang 
pagtubos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 
“kaniyang banal na bisig.”--Isa 52:3-10, Aw 77: 
14, 15. 

Samakatuwid, kasama sa papel ni Jehova bilang 
Gore!” ang ipaghiganti ang mga kamaliang ginawa 
sa kaniyang mga lingkod, anupat bilang resulta, 
nalinis ang sarili niyang pangalan mula sa mga 
paratang niyaong mga dumusta sa kaniya dahil sa 
kabagabagang sumapit sa Israel. (Aw 78:35, Isa 
59:15-20: 63:3-6, 9) Yamang siya ang Dakilang Ka- 
mag-anak at Manunubos kapuwa ng bansa at ng 
mga indibiduwal na Israelita, ipinakipaglaban niya 
ang kanilang “usapin sa batas” upang maipatupad 


PANTUBOS 


ang katarungan.--Aw 119:153, 154: Jer 50:33, 34, 
Pan 3:58-60; ihambing ang Kaw 23:10, 11. 

Bagaman ang sinalot-ng-karamdamang si Job ay 
nabuhay bago umiral ang bansang Israel, sinabi 
niya: “Alam na alam ko na ang aking manunubos ay 
buhay, at na, kasunod ko, siya ay babangon sa ala- 
bok.” (Job 19:25, ihambing ang Aw 69:18: 103:4.) Bi- 
lang pagtulad sa Diyos, ang hari ng Israel ay kikilos 
bilang isang manunubos alang-alang sa mga mara- 
lita at dukha sa bansa.--Aw 72:1, 2, 13, 14. 

Ang Papel ni Kristo Jesus Bilang Manunu- 
bos. Makatutulong ang nabanggit na imporma- 
syon upang maunawaan natin ang pantubos na 
inilaan para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng 
Anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Nangailangan ng 
pantubos ang sangkatauhan dahil sa paghihimagsik 
na naganap sa Eden. Ipinagbili ni Adan ang kani- 
yang sarili sa paggawa ng masama dahil sa mapag- 
imbot na pagnanais na patuloy na makasama ang 
kaniyang asawa, na naging isang makasalanan at 
mananalansang. Dahil dito, hinatulan din siya ng 
Diyos. Sa gayo'y ipinagbili niya ang kaniyang sarili 
at ang kaniyang mga inapo sa pagkaalipin sa kasa- 
lanan at sa kamatayan, ang kabayarang hinihingi 
ng katarungan ng Diyos. (Ro 5:12-19, ihambing ang 
Ro 7:14-25.) Yamang taglay ni Adan noon ang ka- 
sakdalan bilang tao, naiwala niya ang mahalagang 
pag-aaring ito para sa kaniyang sarili at sa lahat ng 
kaniyang mga supling. 

Ang Kautusan, na may “anino ng mabubuting ba- 
gay na darating,” ay may probisyon upang ang mga 
haing hayop ay magsilbing pantakip sa kasalanan. 
Gayunman, ang pantakip na ito'y makasagisag la- 
mang, yamang ang mga hayop na iyon ay nakaba- 
baba sa tao; kaya naman, “ang dugo ng mga toro at 
ng mga kambing ay hindi maaaring [aktuwal na] 
mag-alis ng mga kasalanan,” gaya ng idiniin ng 
apostol. (Heb 10:1-4) Ang makalarawang mga haing 
hayop na iyon ay dapat na walang dungis at sakdal. 
(Lev 22:21) Samakatuwid, ang tunay na haing pan- 
tubos, isang tao na aktuwal na makapag-aalis ng 
mga kasalanan, ay dapat na sakdal din at walang 
dungis. Siya'y dapat na maging katumbas ng sakdal 
na si Adan at magtaglay ng kasakdalan bilang tao, 
upang mabayaran niya ang halagang pantubos na 
magpapalaya sa mga supling ni Adan mula sa pag- 
kakautang, kawalang-kakayahan, at pagkaalipin na 
doo'y ipinagbili sila ng kanilang unang amang si 
Adan. (Ihambing ang Ro 7:14: Aw 51:5.) Sa gayong 
paraan lamang niya matutugunan ang sakdal na 
katarungan ng Diyos na humihiling ng mata para sa 
mata, isang ‘kaluluwa para sa isang kaluluwa.'---Exo 
21:23-25, Deu 19:21. 

Dahil mahigpit ang katarungan ng Diyos, imposi- 
bleng mailaan ng sangkatauhan ang sarili nitong 


844 


manunubos. (Aw 49:6-9) Gayunman, napadakila 
ang pag-ibig at kaawaan ng Diyos nang tugunan 
niya ang kaniyang sariling mga kahilingan kahit na- 
ngahulugan ito ng malaking sakripisyo sa bahagi 
niya. Ibinigay niya ang buhay ng kaniyang sariling 
Anak upang mailaan ang halagang pantubos. (Ro 
5:6-8) Dahil dito, kinailangang maging tao ang ka- 
niyang Anak upang maging katumbas siya ng sak- 
dal na si Adan. Ginawa ito ng Diyos sa pamamagi- 
tan ng paglilipat ng buhay ng kaniyang Anak mula 
sa langit tungo sa bahay-bata ng Judiong birhen 
na si Maria. (Luc 1:26-37, Ju 1:14) Yamang hindi 
utang ni Jesus ang kaniyang buhay sa kaninumang 
amang tao na inapo ng makasalanang si Adan, at 
yamang “"ililiman' si Maria ng banal na espiritu ng 
Diyos mula nang maglihi siya hanggang noong ma- 
isilang niya si Jesus, si Jesus ay isinilang na malaya 
sa anumang minanang kasalanan o di-kasakdalan. 
Dahil dito, masasabing siya'y isang “walang-dungis 
at walang-batik na kordero,” na ang dugo ay maaa- 
ring maging isang kaayaayang hain. (Luc 1:35, Ju 
1:29, 1Pe 1:18, 19) Sa buong buhay niya, nanati- 
li siyang malaya sa kasalanan at sa gayo'y nanatili 
siyang kuwalipikado bilang haing pantubos. (Heb 
4:15: 7:26, 1Pe 2:22) Bilang isang “kabahagi sa dugo 
at laman,” siya'y isang malapit na kamag-anak ng 
sangkatauhan at taglay niya ang halaga na maga- 
gamit niya upang tubusin at palayain ang sang- 
katauhan, ang kaniyang sariling sakdal na buhay 
na naingatang dalisay sa kabila ng mga pagsubok sa 
katapatan.--Heb 2:14, 15. 

Nililinaw ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na 
ang pagpapalaya mula sa kasalanan at kamatayan 
ay talagang isinasagawa sa pamamagitan ng pagba- 
bayad ng isang halaga. Ang mga Kristiyano ay si- 
nasabing ‘binili sa isang halaga” (1Co 6:20, 7:23), 
anupat mayroong “may-ari na bumili sa kanila” 
(2Pe 2:1), at si Jesus ay ipinakikilala bilang ang Kor- 
derong ‘pinatay at sa pamamagitan ng kaniyang 
dugo ay bumili siya ng mga tao para sa Diyos mula 
sa bawat tribo, wika, at bansa. (Apo 5:9) Sa mga 
tekstong ito, ginamit ang pandiwang a-go-raz0, na 
ang simpleng kahulugan ay “bumili sa palengke 
[agora'].” Ginamit ni Pablo ang kaugnay nitong 
e-xa-gora'zo (pagpapalaya sa pamamagitan ng pag- 
bili) upang ipakita na pinalaya ni Kristo “yaong mga 
nasa ilalim ng kautusan sa pamamagitan ng pagbili” 
nang mamatay si Jesus sa tulos. (Gal 4:5: 3:13) Su- 
balit ang diwa ng katubusan [ “redemption ”] o pag- 
tubos [“ransoming”] ay mas malimit at mas lu- 
busang ipinahahayag ng Griegong ly'tron at ng 
kaugnay na mga termino. 

Ang ly'tron (mula sa pandiwang 1yo, nanga- 
ngahulugang “pawalan"”) ay pantanging ginamit ng 
mga Griegong manunulat upang tumukoy sa isang 
halagang ibinabayad upang tubusin ang mga bi- 


845 


langgong nahuli sa digmaan o upang palayain ya- 
ong mga nasa pagkaalipin. (Ihambing ang Heb 
11:35.) Sa dalawang paglitaw nito sa Kasulatan, ini- 
lalarawan nito ang pagbibigay ni Kristo ng “kani- 
yang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng mara- 
mi.” (Mat 20:28, Mar 10:45) Lumilitaw naman sa 
1 Timoteo 2:6 ang kaugnay na salitang an-tily-tron. 
Ayon sa Greek and English Lexicon to the New 
Testament ni Parkhurst, ito'y nangangahulugang: 
“isang pantubos, halagang pantubos, o kaya'y isang 
katumbas na pantubos.” Sinipi niya ang sinabi ni 
Hyperius: “Ito'y wastong tumutukoy sa isang halaga 
na sa pamamagitan niyao'y tinutubos ang mga bi- 
hag mula sa kaaway, at sa uri ng pakikipagpalit 
kung saan ang buhay ng isa ay tinutubos ng buhay 
ng iba.” Nagtapos siya sa pagsasabi: “Ganiyan gina- 
mit ni Aristotle ang pandiwa [an-ti:ly-tro'0] upang tu- 
mukoy sa pagtubos ng buhay sa pamamagitan ng 
buhay.” (London, 1845, p. 47) Sa gayong paraan ibi- 
nigay ni Kristo ang kaniyang sarili bilang katumbas 
na pantubos para sa lahat.’ (1Ti 2:5, 6) Ang iba pang 
kaugnay na mga salita ay ang 1y-tro'0-mai, “pawalan 
sa pamamagitan ng pantubos” (Tit 2:14: 1Pe 1:18, 
19), at apoly'tro-sis, “isang pagpapalaya sa pama- 
magitan ng pantubos.” (Efe 1:7, 14: Col 1:14) Ki- 
tang-kita ang pagkakahawig ng paggamit sa mga 
salitang ito at sa mga terminong Hebreo na natala- 
kay na. Ang mga ito ay naglalarawan, hindi ng 
isang karaniwang pagbili o pagpapalaya, kundi ng 
isang pagtubos, isang katubusang naisasagawa sa 
pamamagitan ng pagbabayad ng isang katumbas 
na halaga. 

Bagaman ang haing pantubos ni Kristo ay bukas 
sa lahat, hindi ito tinatanggap ng lahat, at “ang 
poot ng Diyos ay nananatili” sa mga hindi tuma- 
tanggap sa haing ito, kung paanong sumasapit din 
iyon sa mga unang tumanggap sa paglalaang ito 
at pagkatapos ay tumalikod dito. (Ju 3:36, Heb 
10:26-29, ihambing ang pagkakaiba ng Ro 5:9, 10.) 
Hindi sila tutubusin mula sa pagkaalipin sa mga 
haring Kasalanan at Kamatayan. (Ro 5:21) Sa ilalim 
ng Kautusan, hindi maaaring tubusin ang isang ta- 
hasang mamamaslang. Si Adan, dahil sa kaniyang 
sinasadyang pagkakasala, ay nagdulot ng kama- 
tayan sa buong sangkatauhan, sa gayo'y naging 
isang mamamaslang. (Ro 5:12) Kaya naman hin- 
di matatanggap ng Diyos ang inihaing buhay ni 
Jesus bilang pantubos para sa makasalanang si 
Adan. 

Subalit nalulugod ang Diyos na ikapit ang pantu- 
bos sa mga supling ni Adan na nagnanais makina- 
bang sa gayong pagpapalaya. Gaya ng sabi ni Pab- 
lo, “sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay 
marami ang ibinilang na makasalanan, sa gayun- 
ding paraan sa pamamagitan ng pagkamasunurin 
ng isang tao ay marami ang ibibilang na matuwid.” 


PANTUBOS 


(Ro 5:18, 19) Noong magkasala si Adan at masen- 
tensiyahan ng kamatayan, ang lahat ng kaniyang 
mga supling o lahi ay di-pa-naisisilang at nasa ka- 
niyang mga balakang anupat pawang namatay na 
kasama niya. (Ihambing ang Heb 7:4-10.) Si Jesus 
bilang isang taong sakdal, “ang huling Adan” (1Co 
15:45), ang tanging tao na makapagbibigay ng ha- 
lagang pantubos para sa di-pa-naisisilang na mga 
supling ni Adan. Kusang-loob niyang ibinigay ang 
kaniyang sarili at namatay siya nang walang kasa- 
lanan bilang isang sakdal na haing tao, ayon sa ka- 
looban ni Jehova. (Heb 10:5) Gagamitin ni Jesus ang 
awtoridad na ibinigay ni Jehova salig sa kaniyang 
pantubos upang bigyang-buhay ang lahat ng mga 
tatanggap sa paglalaang ito.--1Co 15:45, ihambing 
ang Ro 5:15-17. 

Kaya naman, tunay ngang si Jesus ay isang “ka- 
tumbas na pantubos,” hindi para sa katubusan ng 
makasalanang si Adan, kundi para sa katubusan 
ng buong sangkatauhang nagmula kay Adan. Ti- 
nubos niya sila upang sila'y maging kapamilya 
niya, anupat ginawa niya ito nang umakyat siya sa 
langit at iharap ang buong halaga ng kaniyang ha- 
ing pantubos sa Diyos na humihiling ng ganap 
na katarungan. (Heb 9:24) Sa gayo'y nagkaroon 
siya ng isang Kasintahang Babae, isang makalangit 
na kongregasyong binubuo ng kaniyang mga taga- 
sunod. (Ihambing ang Efe 5:23-27: Apo 1:5, 6; 5: 
9, 10, 14:3, 4.) Ipinakikita rin ng Mesiyanikong 
mga hula na magkakaroon siya ng “supling” bilang 
isang “Walang-hanggang Ama.” (Isa 53:10-12, 9: 
6, 7) Upang siya'y maging gayon, hindi lamang ya- 
ong mga kabilang sa kaniyang “Kasintahang Ba- 
bae” ang dapat saklawin ng kaniyang pantubos. 
Samakatuwid, bukod pa sa mga “binili mula sa 
sangkatauhan bilang mga unang bunga” upang 
bumuo sa makalangit na kongregasyong iyon, may 
iba pang makikinabang sa kaniyang haing pantu- 
bos at magtatamo ng buhay na walang hanggan 
kapag inalis na ang kanilang mga kasalanan at ang 
kalakip nitong di-kasakdalan. (Apo 14:4: 1Ju 2:1, 2) 
Yamang ang mga kabilang sa makalangit na kong- 
regasyon ay maglilingkod na kasama ni Kristo bi- 
lang mga saserdote at “mga hari sa ibabaw ng 
lupa,” tiyak na ang iba pang tatanggap ng mga ka- 
pakinabangan ng pantubos ay mga makalupang 
sakop ng Kaharian ni Kristo, at bilang mga anak ng 
isang “Walang-hanggang Ama,” sila'y magtatamo 
ng buhay na walang hanggan. (Apo 5:10, 20:6, 
21:2-4, 9, 10; 22:17: ihambing ang Aw 103:2-5.) 
Makikita sa buong kaayusang ito ang karunungan 
ni Jehova at ang kaniyang katuwiran dahil lubusan 
niyang binalanse ang timbangan ng katarungan 
habang siya'y nagpapakita ng di-sana-nararapat 
na kabaitan at nagpapatawad ng mga kasalanan. 
--Ro 3:21-26. 


PANUGTOG NA DE-KUWERDAS 


PANUGTOG NA DE-KUWERDAS. Hindi 
matiyak kung anong (mga) panugtog ang tinutu- 
koy ng iba't ibang salita sa orihinal na wika na isi- 
naling “panugtog na de-kuwerdas.” Kadalasan, ang 
ne'vel ay binabanggit kasama ng kin-nohr” (alpa), 
anupat ipinahihiwatig na ang mga panugtog na ito 
ay magkaiba. Ang ne'el, isang nabibitbit na pa- 
nugtog na gawa sa kahoy (1Ha 10:12), ay ginaga- 
mit noon sa pagtugtog ng kapuwa sagrado at seku- 
lar na musika. (2Sa 6:5: 2Cr 5:12; Ne 12:27: Isa 5:12; 
14:4, 11) Maliwanag na iba't ibang panugtog na de- 
kuwerdas ang ginamit noon, yamang ang Bibliya 
ay bumabanggit ng min-nim” (“mga de-kuwerdas”, 
Aw 150:4), keli ne'vel (“panugtog na uring de- 
kuwerdas" o “panugtog na de-kuwerdas": 1Cr 16:5: 
Aw 71:22), nevel @a:sohr' ("panugtog na may sam- 
pung kuwerdas,” anupat ang @sohr' ay nauug- 
nay sa isang salita na nangangahulugang “sampu”: 
Aw 33:2, 144:9), neghi-nohth” (nauugnay sa isang 
pandiwa na nangangahulugang “tumugtog ng pa- 
nugtog na de-kuwerdas”: mga superskripsiyon ng 
Aw 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76), at pesan-te-rin’ (na na- 
ngangahulugang “panugtog na de-kuwerdas" na 
hugis-tatsulok, Dan 3:5, 7, 10, 15).--Tingnan ang 
ALPA. 


PANUKAT. Tingnan ang PANIMBANG AT PANU- 
KAT, MGA. 
PANULAT. Isang kagamitan sa pagsusulat na 


ginagamitan ng tinta o ng katulad na fluido. Ito 
ang ginagamit sa pagsusulat sa pergamino at papi- 
ro. (3Ju 13; 2Ju 12) Ang salitang Griego na isinalin 
bilang “panulat” (kala-mos) ay tumutukoy sa isang 
tambo o kania at maaaring literal na isalin bilang 
“tambong panulat.” Ang panulat na tambo ng sina- 
unang mga Ehipsiyo ay may lapád at hugis-pait 
na uluhan na pinuputulan o hinihiwa upang ito'y 
magsilbing pinsel. Maaaring pinatutuyo at pinatiti- 
gas ang mga tambong ito anupat iniiwan sa ilalim 
ng mga bunton ng dumi sa loob ng ilang buwan, 
gaya rin ng ginagawa sa ngayon. Ang mga Griego 
at mga Romano ay gumamit ng panulat na tambo 
na may tulis at hiwa, gaya ng ginawa nang mag- 
laon sa mga panulat na pakpak [quil] pen] at ma- 
ging sa mga pen point nitong kalilipas na mga pa- 
nahon. 

Ang panulat ay maaari ring tumukoy sa isang ka- 
sangkapang pangmarka sa mga materyales na gaya 
ng luwad o pagkit. (Aw 45:1; Isa 8:1; Jer 8:8) Ang 
panulat na ginagamit para sa mga sulat na cunei- 
form ay may kuwadrado o hugis-kalsong dulo at ka- 
raniwan nang gawa sa tambo o matigas na kahoy. 

Kailangan ang isang panulat o pait na metal o iba 
pang matigas na materyales upang maiukit ang 


846 


mga titik sa bato o metal. Ipinahayag ng patriyar- 
kang si Job: “O kung naisulat sana ngayon ang 
aking mga salita! O kung naitala nga sana sa isang 
aklat ang mga iyon! Sa pamamagitan ng panulat na 
bakal at ng tingga, O kung ang mga iyon sana ay 
naiukit sa bato magpakailanman!” (Job 19:23, 24) 
Maliwanag na ninais ni Job na mapaukit sa bato 
ang kaniyang mga salita at na punan ng tingga ang 
nakasulat na mga titik upang mas magtagal ang 
mga iyon. Maraming siglo pagkaraan nito, tinukoy 
ni Jehova ang mga kasalanan ng Juda bilang naka- 
sulat sa pamamagitan ng panulat na bakal, sa- 
makatuwid nga, nakatala nang permanente.---Jer 
17:1. 


PANULID. Isang patpat kung saan nakaikid 
nang maluwag ang mga hibla ng lino, balahibo ng 
tupa, o iba pang materyales, mula rito ay hinihila 
ang mga hibla at ikinakabit sa kidkiran upang ma- 
kagawa ng sinulid.--Kaw 31:19, tingnan ang PAG- 
IKID. 


PANULUKANG PINTUANG-DAAN. Ting- 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


PANUNUMBALIK. Tingnan ang Pagsisisi. 
PANUNUMPA. 


PANUNUYA. Panghahamak, pang-aalipusta, 
o panlilibak. Maraming salitang Hebreo at Griego 
ang nagpapahayag ng iba't ibang antas ng panunu- 
ya, anupat depende sa mga kalagayan kung anong 
salita ang angkop na gamitin. Kaya naman maba- 
basa natin sa Bibliya ang tungkol sa mga nanlilibak, 
nang-aalipusta, nangungutya, nanunudyo, nagtata- 
wa, o gumagawang katatawanan sa iba. 

Sa pangkalahatan, ang mga manunuya ay kina- 
mumuhian ng iba. (Kaw 24:9) Kung hindi tatang- 
gap ng saway ang gayong mga tao, daranas sila 
ng kasakunaan. (Kaw 1:22-27) At talagang kasuk- 
lam-suklam ang mga dumudusta sa mga duk- 
ha, o sa sarili nilang mga magulang! (Kaw 17:5; 
30:17) Kadalasan, ang mga manunuya ay tuma- 
tangging makinig sa pagsaway (Kaw 13:1) at hindi 
nila iniibig ang mga sumasaway sa kanila. (Kaw 9: 
7, 8; 15:12) Gayunpaman, dapat silang disiplinahin 
alang-alang sa ibang mga tao. (Kaw 9:12; 19:25, 29; 
21:11) Sa halip na makisama sa mga balakyot na 
taong ito, mas mabuting itaboy sila; mas maliliga- 
ya yaong mga tumatangging umupong kasama ng 
di-makadiyos na mga manunuya.--Aw 1:1; Kaw 
22:10. 

Panunuya Laban sa mga Lingkod ng Diyos. 
Iba't ibang uri ng di-makatuwirang panunuya ang 
dinaranas ng tapat na mga lingkod ni Jehova. May- 
kabulaanang inakusahan si Job ng pang-aalipusta 


Tingnan ang SUMPA Blg. 1. 


847 


sa iba (Job 11:3), gayong ang totoo, siya ang inali- 
pusta, nilibak, at ginawang katatawanan dahil sa ka- 
niyang katapatan. (Job 12:4, 17:2: 21:3) Inalipusta at 
nilibak si David. (Aw 22:7: 35:16) Gayundin, si Eli- 
seo (2Ha 2:23), si Nehemias at ang mga kasamahan 
niya (Ne 2:19, 4:1), at marami pang iba ang 'tu- 
manggap ng kanilang pagsubok sa pamamagitan ng 
mga panlilibak” (Heb 11:36). Nang si Haring Heze- 
kias ng Juda ay magsugo ng mga mananakbo sa la- 
hat ng mga lunsod ng Efraim at Manases upang 
anyayahan silang pumaroon sa Jerusalem at mag- 
diwang ng Paskuwa, maraming indibiduwal ang 
nanlibak at nang-alipusta sa mga mensahero. (2Cr 
30:1, 10) Sa katunayan, ganiyan ang naging pakiki- 
tungo ng mga apostata ng dalawang sambahayan 
ng Israel sa mga propeta at mga mensahero ng 
Diyos hanggang sa lipulin silang lahat ng pagnga- 
ngalit ni Jehova.---2Cr 36:15, 16. 

Panunuya kay Jesus at sa kaniyang mga 
alagad. Bilang Lingkod at Propeta ng Diyos, si 
Jesu-Kristo ay kinutya, pinagtawanan, ginawang 
katatawanan, pinakitunguhan nang walang pakun- 
dangan, at dinuraan pa nga, noong panahon ng ka- 
niyang ministeryo sa lupa. (Mar 5:40: Luc 16:14, 
18:32) Partikular nang lipos ng pagkapoot ang pan- 
lalait ng mga saserdote at mga tagapamahalang Ju- 
dio. (Mat 27:41: Mar 15:29-31: Luc 23:11, 35) Naki- 
sali rin sa panlilibak ang mga kawal na Romano 
nang ibigay si Jesus sa kanila.--Mat 27:27-31, Mar 
15:20: Luc 22:63, 23:36. 

Nilibak din ng mga walang-kabatiran at ng mga 
di-sumasampalataya ang mga alagad ni Jesu- 
Kristo. (Gaw 2:13, 17:32) Nang tukuyin ng apostol 
na si Pablo ang pang-aalipustang dinanas ng kani- 
yang mga kapuwa alagad sa mga kamay ng mga 
Judio, itinawag-pansin niya ang makahulang lara- 
wan noong sinaunang panahon, kung saan si Isaac, 
sa edad na mga limang taon, ay inalipusta ng ka- 
niyang 19-na-tadng-gulang na kapatid sa ama na 
si Ismael, na “nanunukso” (“nanlilibak,” KJ, Yg) sa 
kaniya dahil sa paninibugho. (Gen 21:9) Ibinigay ni 
Pablo ang makahulang pagkakapit nito, na sinasa- 
bi: “Tayo nga, mga kapatid, ay mga anak na nauu- 
kol sa pangako gaya rin ni Isaac. Ngunit kung 
paanong noon ay pinasimulang usigin niyaong ipi- 
nanganak ayon sa laman yaong ipinanganak ayon 
sa espiritu [palibhasa'y ang Diyos ang nagpangya- 
ring maisilang si Isaac], gayundin naman ngayon.” 
(Gal 4:28, 29) Nang maglaon ay sumulat si Pablo: 
“Sa katunayan, lahat niyaong mga nagnanasang 
mabuhay na may makadiyos na debosyon may 
kaugnayan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin din.” 
—2Ti 3:12. 

Pagbabata ng panunuya taglay ang wastong 
pangmalas. Sa simula pa lamang, alam na ni 


PANUNUYA 


Jesu-Kristo na daranas siya ng panunuya at na ha- 
hantong ito sa pagpatay sa kaniya. Ngunit batid 
niya na ang mga pandurustang iyon ay laban tala- 
ga kay Jehova, na kaniyang kinakatawanan, at na- 
ging napakasakit nito sa kaniya, sapagkat ‘lagi ni- 
yang ginagawa ang mga bagay na kalugud-lugod 
sa kaniyang Ama’ (Ju 8:29), at higit niyang ikina- 
babahala ang pagpapabanal sa pangalan ng kani- 
yang Ama kaysa sa anupamang bagay. (Mat 6:9) 
Dahil dito, “nang siya ay laitin, hindi siya nanlait 
bilang ganti. Nang siya ay magdusa, hindi siya 
nagbanta, kundi patuloy na ipinagkatiwala ang ka- 
niyang sarili sa isa na humahatol nang matuwid.” 
Binanggit ng apostol na si Pedro ang puntong ito 
nang sumulat siya sa mga Kristiyano, partikular na 
sa mga alipin, na pinayuhan niyang huwag mapu- 
kaw na gumanti dahil sa gayong pakikitungo, sa- 
pagkat si Kristo ang kanilang uliran, isang “hu- 
waran,” sabi ni Pedro, “upang maingat [nilang] 
sundan ang kaniyang mga yapak.”--1Pe 2:18-23, 
Ro 12:17-21. 

Noong panahon ng kaniyang paglilingkod bilang 
propeta ng Diyos, minsan ay sinabi ni Jeremias, 
“Ako ay naging katatawanan sa buong araw, bawat 
isa ay nang-aalipusta sa akin.” Pansamantala siyang 
nanghina at naisip niyang huminto na sa kaniyang 
gawaing panghuhula dahil sa walang-tigil na pan- 
durusta at pangungutya. Ngunit alam niya na dahil 
sa “salita ni Jehova” kung kaya sumasapit ang pang- 
aalipusta, at ang salita ng Diyos sa kaniyang puso ay 
naging gaya ng nagniningas na apoy na hindi na 
niya kayang pigilan. Dahil sa kaniyang katapatan, 
sumakaniya si Jehova “gaya ng isang kahila-hilak- 
bot na makapangyarihan,” at napalakas si Jeremias 
na magpatuloy.---Jer 20:7-11. 

Sa kabila ng matinding panunuya, nanatiling ta- 
pat ang lalaking si Job. Ngunit siya ay nagkaroon ng 
maling pangmalas at nakagawa ng pagkakamali, at 
dahil dito ay itinuwid siya. Sinabi ni Elihu tungkol sa 
kaniya: “Sinong matipunong lalaki ang tulad ni Job, 
na umiinom ng kaalipustaan na tulad ng tubig?” 
(Job 34:7) Labis na ikinabahala ni Job ang pagbaba- 
ngong-puri sa kaniyang sarili at hindi ang sa Diyos, 
at nakahilig siyang dakilain ang kaniyang sariling 
katuwiran sa halip na ang sa Diyos. (Job 35:2: 36:24) 
Nang siya ay tinutuya ng kaniyang tatlong “kasama- 
han,” inisip niya na iyon ay laban sa kaniya sa halip 
na laban sa Diyos. Naging tulad siya ng isang taong 
nagpapaubaya ng kaniyang sarili sa pag-alipusta at 
panunuya at nalulugod dito, anupat tinatanggap 
niya iyon na para bang buong-kasiyahan siyang 
umiinom ng tubig. Nang maglaon, ipinaliwanag ng 
Diyos kay Job na sa katunayan (kung tutuusin), ang 
mga manunuyang ito ay nagsalita ng kabulaanan 
laban sa Diyos. (Job 42:7) Sa katulad na paraan, 


PAPEL 


nang humiling ang Israel ng isang hari, sinabi ni Je- 
hova sa propetang si Samuel: “Hindi ikaw ang itina- 
takwil nila, kundi ako ang itinatakwil nila mula sa 
pagiging hari sa kanila.” (1Sa 8:7) At sinabi ni Jesus 
sa kaniyang mga alagad: “Kayo ay magiging mga 
tudlaan ng pagkapoot ng lahat ng mga bansa [hindi 
dahil sa inyong sarili, kundi] dahil sa aking panga- 
lan.” (Mat 24:9) Kung iingatan ng isang Kristiyano 
sa isipan ang mga bagay na ito, tutulong ito sa kani- 
ya upang mabata ang panunuya taglay ang tamang 
espiritu at magiging kuwalipikado siyang tumang- 
gap ng gantimpala dahil sa kaniyang pagbabata. 
—Lluc 6:22, 23. 

Makatuwirang Panunuya. Ang panunuya ay 
maaaring nararapat at may makatuwirang dahi- 
lan. Ang isang taong walang malayong pananaw 
o hindi sumusunod sa mabuting payo ay maaaring 
kumilos nang may kamangmangan, anupat dahil 
dito ay nagiging tampulan siya ng panunuya. Nag- 
bigay si Jesus ng halimbawa ng gayong tao, na 
nagsimulang magtayo ng isang tore nang hindi 
muna kinukuwenta ang magagastos. (Luc 14:28- 
30) Ginawa ni Jehova ang Israel na “kadustaan sa 
[kaniyang] mga kapitbahay, isang kaalipustaan at 
kakutyaan sa mga nasa buong palibot” niya, at ma- 
katuwiran lamang ito sapagkat siya ay naging su- 
wail at masuwayin sa Diyos, at nagdulot pa nga ng 
kadustaan sa pangalan ng Diyos sa gitna ng mga 
bansa. (Aw 44:13, 79:4: 80:6, Eze 22:4, 5: 23:32; 36: 
4, 21, 22) Angkop lamang na libakin ng propetang 
si Flias ang mga saserdote ni Baal dahil sinalan- 
sang nila si Jehova. (1Ha 18:26, 27) Matapos na 
manuya at magsalita nang may pang-aabuso si Se- 
nakerib laban kay Jehova sa harap ni Haring Heze- 
kias at ng taong-bayan ng Jerusalem, nabaligtad 
ang mga pangyayari. Ang palalong Asiryanong 
haring ito at ang kaniyang hukbo ang dumanas ng 
panunuya, pang-aalipusta, pandurusta, at kahiya- 
hiyang pagkatalo. (2Ha 19:20, 21; Isa 37:21, 22) Sa 
katulad na paraan, ang Moab ay naging isang tam- 
pulan ng panunuya. (Jer 48:25-27, 39) Labis na ti- 
nutuya ng mga bansa sa lupa ang Diyos, ngunit pi- 
nagtatawanan sila ni Jehova at inilalagay niya sila 
sa kaalipustaan dahil sa kanilang mapangahas na 
pagsalansang sa kaniyang pansansinukob na sobe- 
ranya, habang inaani nila ang masamang bunga 
ng kanilang landasin.--Aw 2:2-4, 59:8, Kaw 1:26, 
3:34. 

Mga Manunuya sa “mga Huling Araw.” Ang 
isa sa mga bahagi ng tanda ng “mga huling araw” 
ay ang paglitaw ng “mga manunuya [sa literal, mga 
manlalaro sa isport (ng panlilibak)] na may pagtuya, 
na lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagna- 
nasa [“sariling mga pagnanasa sa di-makadiyos na 
mga bagay": Jud 17, 18] at nagsasabi: “Nasaan itong 
ipinangakong pagkanaririto niya? Aba, mula nang 


848 


araw na matulog sa kamatayan ang ating mga ni- 
nuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling 
gayung-gayon mula noong pasimula ng sanghnila- 
lang.'” (2Pe 3:3, 4) Maliwanag na hindi binibigyang- 
pansin ng mga iyon ang payo sa Isaias 28:21, 22, na 
nagbababala hinggil sa malaking panganib ng pa- 
nunudyo kay Jehova. 

"Ang Diyos ay Hindi Isa na Malilibak.” Nag- 
babala ang apostol na si Pablo hinggil sa malubhang 
panganib ng pagtatangkang libakin ang Diyos, sa- 
makatuwid nga, ang panganib na sumasapit sa isa 
na nag-iisip na maaaring hamakin o iwasan ang 
mga simulain ng pangangasiwa ng Diyos. Sumulat 
siya sa mga Kristiyanong taga-Galacia: “Sapagkat 
kung iniisip ng sinuman na siya ay mahalaga sa- 
mantalang siya ay walang anuman, nililinlang niya 
ang kaniyang sariling isipan. . .. Huwag kayong pa- 
liligaw: Ang Diyos ay hindi isa na malilibak. Sapag- 
kat anuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang 
kaniyang aanihin, sapagkat siyang naghahasik may 
kinalaman sa kaniyang laman ay mag-aani ng kasi- 
raan mula sa kaniyang laman, ngunit siyang nagha- 
hasik may kinalaman sa espiritu ay mag-aani ng 
buhay na walang hanggan mula sa espiritu. ”---Gal 
6:3-8. 

Dito, ipinakikita ng apostol na hindi dapat linla- 
ngin ng isang tao ang kaniyang sarili sa pamama- 
gitan ng maling pagtaya sa kaniyang sariling hala- 
ga, sa gayo'y ipinagwawalang-bahala ang Diyos at 
ang kaniyang Salita. Dapat niyang linisin ang kani- 
yang buhay upang makalakad siya ayon sa espiri- 
tu gaya ng iniuutos ng Salita. Kung hindi ito gina- 
gawa ng isang tao, at sa halip ay patuloy siyang 
naghahasik may kinalaman sa mga pagnanasa ng 
laman, “tinatanggap niya ang di-sana-nararapat na 
kabaitan ng Diyos at sumasala siya sa layunin nito" 
at hinahamak niya ang turo ng Diyos. (2Co 6:1) 
Maaari niyang malinlang ang kaniyang sarili sa 
pag-aakalang siya'y ligtas. Gayunpaman, nalala- 
man ng Diyos ang kaniyang puso at hahatulan 
Niya siya batay rito. 


PAPEL. Noong panahon ng Bibliya, isa itong 
manipis na materyales na mapagsusulatan na gina- 
gawang mga pilyego mula sa mga pahabang piraso 
na nakukuha sa halamang papiro.--Tingnan ang 
PAPIRO. 

Ang mga Ehipsiyo ang kinikilalang unang naka- 
gawa ng papel na papiro na mapagsusulatan, anu- 
pat ginamit nila ang mga halamang papiro na tu- 
mutubo noon sa kahabaan ng mga pampang ng 
Hog Nilo. Tinataya ng ilang arkeologo na ang ga- 
yong paggawa ng papel ay noon pang panahon ni 
Abraham. 

Papel na papiro ang ginamit ng unang mga Kris- 
tiyano para sa kanilang mga liham, mga balum- 


849 


bon, at mga codex. Nagkaroon din ito ng mahala- 
gang bahagi sa paggawa ng mga manuskrito ng 
Bibliya, hanggang sa halinhan ito ng vellum (balat 
ng hayop na pino ang hilatsa) noong ikaapat na sig- 
lo C.E. Sa 2 Juan 12, isinulat ng apostol na mas gus- 
to sana niyang ihatid ang kaniyang mensahe “nang 
mukhaan” kaysa sa pamamagitan ng “papel at tin- 
ta.” Dito, ang salitang “papel” ay isinalin mula sa 
salitang Griego na khar'tes, na sinasabing nanga- 
ngahulugang isang pilyego ng papel na gawa sa pa- 
piro. 


PAPIRO [sa Heb., gone]. Isang malaking hala- 
mang pantubig na kabilang sa pamilya ng mga 
sedge. Mayroon itong tangkay, o stock, na papaki- 
tid at tatlo ang gilid, na tumutubo sa mababaw 
na tubig at tumataas nang 2 hanggang 6 na m 
(6.5 hanggang 20 piye) at ang dulo ay isang kum- 
pol, o plume, ng mga hibla na pino at tulad-damo, 
o mga panicle. (LARAWAN, Tomo 1, p. 544) Ang ha- 
lamang papiro ay ginamit sa paggawa ng iba't ibang 
bagay, kabilang na rito ang materyales na mapag- 
susulatan. 

Ang papiro (Cyperus papyrus) ay nabubu- 
hay sa mabababaw at di-umaagos na mga katubi- 
gan o mga latian at sa kahabaan ng mga pampang 
ng mga ilog na mabagal ang daloy, gaya ng maba- 
bang Nilo, kung saan ito dating sagana ngunit sa 
ngayon ay halos naglaho na. Tinanong ni Bildad si 
Job: “Tataas ba ang halamang papiro kung walang 
latiang dako?”---Job 8:11, Isa 35:7. 

Ang mga tangkay ng halamang ito ay lumulutang 
sa tubig, at upang hindi mapatay ang sanggol na si 
Moises, inilagay siya ng kaniyang ina sa “isang ar- 
kang papiro" na pinahiran ng bitumen at alkitran at 
ipinaanod siya sa Ilog Nilo. (Exo 2:3) Gawa rin sa pa- 
piro ang malalaking sasakyang-dagat noon para sa 
pangmalayuang paglalakbay. (Isa 18:2) Maaaring 
ang mga iyon ay yari sa mga bungkos ng mga tang- 
kay ng papiro na pinagtali-tali. Makikitid ang mga 
dulo ng mga iyon, ngunit sapat ang lapad ng mga 
biga niyaon upang matuntungan ng mga pasahe- 
rong nakatayo. Noong 1970, si Thor Heyerdahl at 
ang isang grupo ng kaniyang mga kasamahan ay 
naglakbay nang libu-libong milya sa Atlantiko lulan 
ng gayong sasakyan. 

Ginamit Bilang Materyales na Mapagsusula- 
tan. Kapag inihahanda ng mga Ehipsiyo ang pa- 
piro upang gawing materyales na mapagsusulatan, 
isang simpleng proseso ang sinusunod nila. Sa pa- 
ngunguha ng mga tangkay, ang pinakagusto nila ay 
ang masinsin at mabunot na bahaging nakalubog sa 
tubig sapagkat ito ang napagkukunan ng pinakama- 
lapad at pinakamaputing likas na materyales. Ang 
panlabas na balat nito ay inaalis, at ang natiti- 
rang mabunot na ubod ay pinuputol sa maalwang 


PAPIRO 


haba na 40 hanggang 45 sentimetro (16 hanggang 
18 pulgada). Pagkatapos, ang masapal na ubod ay 
hinihiwa-hiwa upang maging malalapad ngunit na- 
pakaninipis na mga pahabang piraso. Ang mga pa- 
habang pirasong ito ay inilalatag naman nang pa- 
tindig sa isang makinis na patungan at bahagyang 
pinagsasanib-sanib. Isa pang patong ng mga paha- 
bang piraso ng papiro ang inilalagay nang pahalang 
sa ibabaw ng mga pirasong patindig. Ang mga su- 
son ay pinupukpok ng malyete hanggang sa magka- 
dikit ang mga ito at maging isang pilyego. Pagka- 
tapos itong ibilad sa araw, ang mga pilyego ay 
tinatabas ayon sa nais na sukat. Bilang panghuli, 
ang mga ito ay pinipipi at pinakikinis sa pamamagi- 
tan ng pomes, mga kabibi, o garing. Ang resulta ng 
ganitong proseso ay isang matibay-tibay, malambot 
at halos puting materyales na mapagsusulatan na 
may iba't ibang laki at kalidad. Kadalasan, ang pa- 
nig na may pahalang na mga pahabang piraso ang 
pinagsusulatan, bagaman kung minsan ay ginaga- 
mit din ang kabilang panig upang tapusin ang isi- 
nusulat. Ang mga dugtungan ng mga pahabang pi- 
raso ang nagsisilbing giya ng kamay ng nagsusulat 
habang sumusulat siya sa pamamagitan ng panulat 
na tambo at tinta na gawa sa pinaghalu-halong sa- 
hing, abo, at tubig. 

Maaaring pagdikit-dikitin ang mga gilid ng mga 
pilyegong ito ng papiro upang makagawa ng isang 
balumbon, karaniwan nang binubuo ng mga 20 pil- 
yego. O maaaring itupi ang mga ito bilang mga pa- 
hina upang maging tulad-aklat na codex na naging 
popular sa unang mga Kristiyano. Ang karaniwang 
balumbon ay may haba na mga 4 hanggang 6 na m 
(14 hanggang 20 piye), bagaman may isang napre- 
serba na ang haba ay 40.5 m (133 piye). Ang sali- 
tang Griego na bi'blos ay orihinal na ikinapit sa ma- 
lambot na ubod ng halamang papiro ngunit nang 
maglaon ay ginamit may kaugnayan sa isang aklat. 
(Mat 1:1, Mar 12:26) Ang pangmaramihan ng mali- 
it na biblion ay bi-bli'a, literal na nangangahulu- 
gang “maliliit na aklat,” at mula sa salitang ito hina- 
law ang “Bibliya.” (2Ti 4:13, Int) Isang lunsod ng 
Fenicia ang tinawag na Byblos nang ito ay maging 
isang mahalagang sentro ng industriya ng papiro. 

Laganap ang paggamit sa mga balumbong papiro 
hanggang noong pasimula ng ikalawang siglo C.E., 
nang ang mga ito ay magsimulang mahalinhan ng 
codex na papiro. Nang maglaon, noong ikaapat na 
siglo, humina ang popularidad ng papiro, at mala- 
wakang inihalili rito ang isang mas matibay na ma- 
teryales na mapagsusulatan na tinatawag na vel- 
lum. 

Ang pagiging di-gaanong matibay ng papiro 
ang isang malaking disbentaha nito bilang ma- 
teryales na mapagsusulatan. Nasisira ito kapag 


PAPURI 


mahalumigmig ang kapaligiran at kapag masya- 
do namang tuyo ay nagiging napakalutong nito. 
Hanggang noong ika-18 siglo C.E., ipinalagay na 
ang lahat ng sinaunang manuskritong papiro ay 
naglaho na. Gayunman, noong huling bahagi ng 
ika-19 na siglo, maraming mahahalagang papiro ng 
Bibliya ang lumitaw. Ang mga tuklas ay panguna- 
hin nang nasumpungan sa Ehipto at sa rehiyon 
sa palibot ng Dagat na Patay, mga lugar na may 
angkop na tuyong klima na kailangang-kailangan 
upang mapreserba ang papiro. Ang ilan sa mga pa- 
piro ng Kasulatan na natagpuan sa mga lokasyong 
ito ay mula pa noong ikalawa o unang siglo B.C.E. 

Marami sa mga tuklas na ito na manuskritong pa- 
piro ay tinutukoy sa terminong “papyrus” o “papy- 
ri,” gaya ng Nash Papyrus ng una o ikalawang 
siglo B.C.E., Papyrus Rylands 457 (ikalawang sig- 
lo B.C.E.), at Chester Beatty Papyrus No. 1 (ng ikat- 
long siglo C.E.). 


PAPURI. Isang kapahayagan ng komendasyon, 
ng paghanga, o ng pagsamba pa nga kapag ang pa- 
puri ay iniuukol sa Diyos. Ang pandiwang Hebreo 
na halal'at ang Griegong ai-ne'0o ay isinasalin bilang 
“purihin.” (Aw 113:1; Isa 38:18, Ro 15:11, tingnan 
ang HAILEL, HALLELUJAH.) Ang pangngalang Griego 
na hy mnos ay nagtatawid naman ng diwa ng papu- 
ri o isang awit ng papuri na iniuukol sa Diyos.---Mar 
14:26, tlb sa Rbi8. 

Ang pagpuri sa pangalan ng Diyos ay nanganga- 
hulugan ng pagpuri sa Kataas-taasan mismo. (Aw 
69:30) Karapat-dapat siya sa pinakadakilang papuri, 
sapagkat siya ay “mabuti,” o ang sukdulan sa kahu- 
sayan sa moral, ang Maylalang, ang Katulong niya- 
ong mga napipighati, ang Tagatustos at Manunubos 
ng kaniyang bayan. (Aw 135:3; 150:2; 1Cr 16:25, 26) 
Hindi niya kailanman ibabahagi ang kapurihang ito 
sa walang-buhay na mga imahen na hindi maka- 
paglalaan ng tulong sa kanilang mga mananamba. 
--Isa 42:8. 

Ang papuri ay nagkaroon ng mahalagang dako 
sa pagsamba ng Israel kay Jehova. Dahil lubusan 
siyang napalilibutan ng papuri, ang Makapangya- 
rihan-sa-lahat ay tinutukoy bilang “tumatahan sa 
mga papuri ng Israel.” (Aw 22:3) Si Haring David 
ang nag-organisa sa mga saserdote at mga Levita 
upang pumuri kay Jehova sa pamamagitan ng awit 
at musikang tugtugin. Ipinagpatuloy sa templong 
itinayo ni Solomon ang organisadong kaayusan na 
pinasimulan ni David, at sa loob ng maraming taon 
mula noon, mga saserdote at mga Levita ang na- 
nguna sa pag-uukol ng papuri, anupat gumamit 
sila ng kinasihang mga komposisyon na naingatan 
hanggang sa ngayon sa aklat ng Mga Awit.---1Cr 
16:4-6, 23:2-5, 2Cr 8:14, tingnan ang MUSIKA. 


850 


Hindi pinahintulutan ng tapat na mga lingkod ni 
Jehova noon na may makahadlang sa pag-uukol 
nila ng papuri na para lamang sa kaniya. Ang pro- 
petang si Daniel ay hindi huminto sa pagpuri kay 
Jehova kahit na ipagbawal ito at ang sinumang ga- 
gawa nito ay parurusahan sa pamamagitan ng 
paghahagis sa kaniya sa yungib ng mga leon. (Dan 
6:7-10) Si Jesu-Kristo, dahil hindi siya gumawa 
ng anuman mula sa kaniyang sarili, ay naglaan 
ng sukdulang halimbawa sa pagpuri sa kaniyang 
Ama. Ang buong buhay at ministeryo ng Anak ng 
Diyos, pati na ang mga himalang ginawa niya, ay 
nagdulot ng papuri sa kaniyang Ama.--Luc 18:43, 
Ju 7:17, 18. 

Sa gitna ng unang-siglong mga Kristiyano, ang 
kinasihang mga awit ay patuloy na ginamit sa 
pagpuri kay Jehova. Bukod diyan, lumilitaw na 
mayroon ding mga komposisyong Kristiyano noon 
--'mga papuri sa Diyos,” o mga himno, at “espiri- 
tuwal na mga awit,” o mga awit hinggil sa espiritu- 
wal na mga bagay. (Efe 5:19: Col 3:16) Gayunman, 
ang pagpuri ng mga Kristiyano ay hindi limitado sa 
mga awit. Naipamamalas din ito sa buhay ng isa at 
sa kaniyang aktibong pagkabahala para sa espiritu- 
wal at materyal na kapakanan ng iba.--Heb 13: 
15, 16. 

Papuring Iniuukol sa mga Tao. Ang pagpu- 
ri sa sarili ay isang katibayan ng amor propyo at 
hindi nakapagpapatibay sa mga nakikinig. Hindi ito 
maibigin, dahil ito'y isang pagtataas ng sarili sa 
iba. (1Co 13:4) Kung pupurihin man ang isa, da- 
pat na kusa itong manggaling sa mga nagmama- 
sid na walang kinikilingan at walang pakikina- 
bangin mula sa ibinibigay nilang komendasyon. 
--Kaw 27:2. 

Bagaman ang papuri ay nanggagaling sa iba, ma- 
aari pa rin itong maging pagsubok sa tumatanggap 
nito. Maaari itong pumukaw ng pagkadama ng ka- 
higitan o ng pagmamapuri at sa gayon ay human- 
tong sa pagbagsak ng isang tao. Ngunit kapag ang 
papuri ay tinatanggap taglay ang tamang espiritu, 
maaari itong magkaroon ng positibong epekto sa in- 
dibiduwal. Maaaring may-kapakumbabaan niyang 
kilalanin ang pagkakautang niya sa Diyos na Jeho- 
va at mapasigla siyang gumawi sa paraang hindi 
siya sasala sa kaniyang kapuri-puring katayuan sa 
moral. Itinatawag-pansin ng kinasihang kawikaan 
kung paano maaaring isiwalat ng papuri ang tunay 
na pagkatao ng isa: “Ang dalisayang kaldero ay para 
sa pilak, at ang hurno ay para sa ginto: at ang isang 
tao ay ayon sa kaniyang papuri.”---Kaw 27:21; iham- 
bing ang NE. 

Wala nang hihigit pang papuri o komendasyon na 
maaaring tanggapin ng sinumang tao kundi ang ki- 
lalanin siya bilang sinang-ayunan ng Diyos. Ang 


851 


gayong kapurihan ay ipagkakaloob sa pagkakasi- 
walat ng Panginoong Jesu-Kristo sa kaluwalhatian. 
(1Co 4:5: 1Pe 1:7) Ang papuring ito ay nakadepen- 
de, hindi sa mga pagkakaiba sa laman, kundi sa pa- 
mumuhay ng isang tao ayon sa paraang naaangkop 
sa isang lingkod ni Jehova. (Ro 2:28, 29: tingnan ang 
Juno.) Samantala, maaaring purihin ng mga taong 
may mataas na katungkulan sa pamahalaan at ng 
iba pa ang tunay na mga Kristiyano dahil sa kani- 
lang pagiging masunurin sa batas at pagiging ma- 
tuwid. (Ro 13:3) Kapag maliwanag sa mga nagma- 
masid na ang dahilan ng mainam na paggawi ng 
mga Kristiyano ay sapagkat taimtim silang mga 
lingkod ni Jehova, ang papuri ay napupunta kay Je- 
hova at sa kaniyang Anak, na matapat nilang sinu- 
sunod bilang kaniyang mga alagad. 


PARA. Isang lunsod ng Benjamin. (Jos 18: 
21, 23) Karaniwang ipinapalagay na ang Para ay 
ang Khirbet el-Farah (Horvat “En Para), na mga 
9 na km (5.5 mi) sa HS ng Jerusalem. Isang kala- 
pit na bukal na tinatawag na ‘Ain Farah (‘En Perat) 
ang naglalaan ng tubig sa Matandang Lunsod ng 
Jerusalem. 


PARAISO. Isang magandang parke, o isang 
tulad-parkeng hardin. Ang salitang Griego na pa- 
ra'dei:sos ay lumilitaw nang tatlong ulit sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan. (Luc 23:43, 2Co 12:4, 
Apo 2:7) Mula pa noong panahon ni Xenophon 
(mga 431-352 B.C.E.), ginamit na ng mga Grie- 
gong manunulat ang salitang ito, at kinilala ni 
Pollux na nagmula ito sa isang salitang Persiano 
(pairidaeza). (Cyropaedia, I, iii, 14: Anabasis, I, ii, 7, 
Onomasticon, IX, 13) Sinasabi ng ilang leksikogra- 
po na ang salitang Hebreo na pardes’ (pangunahin 
na, nangangahulugang isang parke) ay hinalaw rin 
mula roon. Ngunit yamang ginamit ni Solomon (ng 
ika-11 siglo B.C.E.) ang pardes' sa kaniyang mga 
akda, samantalang ang umiiral na mga akdang 
Persiano ay mula lamang noong mga ikaanim na 
siglo B.C.E., ang gayong paghalaw ng terminong 
Hebreong ito mula sa salitang Persiano ay pala- 
palagay lamang. (Ec 2:5, Sol 4:13) Ang iba pang 
pagkagamit ng pardes' ay sa Nehemias 2:8, kung 
saan tinutukoy ang isang maharlikang kakahuyang 
parke ng Persianong si Haring Artajerjes Longima- 
nus, noong ikalimang siglo B.C.E.--Tingnan ang 
PARKE. 

Gayunman, ang tatlong termino (ang Hebreong 
pardes’, ang Persianong pairidaeza, at ang Griegong 
pa-ra'dei-sos) ay pawang nagtatawid ng saligang ide- 
ya ng isang magandang parke o tulad-parkeng har- 
din. Ang una sa gayong mga parke ay yaong gina- 
wa sa Eden ng Maylalang ng tao, ang Diyos na 
Jehova. (Gen 2:8, 9, 15) Sa Hebreo ay tinatawag 


PARAISO 


itong gan, o “hardin,” ngunit maliwanag na tulad- 
parke ang laki at katangian nito. Angkop na gi- 
nagamit ng Griegong Septuagint ang terminong 
parra'dei-sos bilang pagtukoy sa harding iyon. (Ting- 
nan ang EDEN Blg. 1; HARDIN [Hardin ng Eden].) Da- 
hil sa kasalanan, naiwala ni Adan ang kaniyang 
karapatang manirahan sa paraisong iyon at ang ka- 
niyang pagkakataong matamo ang karapatan sa bu- 
hay na walang hanggan, karapatan na kinatawanan 
ng bunga ng isang punungkahoy na itinalaga ng 
Diyos at nasa gitna ng hardin. Sa paanuman, waring 
nakukulong ang hardin ng Eden, yamang ang sila- 
ngang panig lamang nito ang kinailangang lagyan 
ng mga anghelikong bantay upang hindi ito mapa- 
sok ng tao.---Gen 3:22-24. 


Ano ang Paraiso na ipinangako 
ni Jesus sa manggagawa ng kasamaan 
na namatay sa tabi niya? 


Sa ulat ni Lucas, ipinakikita na isang manggaga- 
wa ng kasamaan, palibhasa'y nilapatan ng paru- 
sang kamatayan sa tabi ni Jesu-Kristo, ang nagsa- 
lita upang ipagtanggol si Jesus at humiling na 
alalahanin siya ni Jesus kapag ‘dumating na ito sa 
kaniyang kaharian. Tumugon si Jesus: “Katoto- 
hanang sinasabi ko sa iyo ngayon, Makakasama 
kita sa Paraiso.” (Luc 23:39-43) Sabihin pa, ang 
bantas na makikita sa salin ng mga salitang ito ay 
depende sa pagkaunawa ng tagapagsalin sa diwa 
ng mga salita ni Jesus, yamang hindi naman gina- 
mitan ng sistematikong pagbabantas ang orihinal 
na tekstong Griego. Lumaganap lamang ang maka- 
bagong istilo ng pagbabantas noong mga ikasiyam 
na siglo C.E. Bagaman maraming tagapagsalin ang 
naglalagay ng kuwit bago ang salitang “ngayon” at 
sa gayon ay ipinahihiwatig na ang manggagawa 
ng kasamaan ay pumasok sa Paraiso noon mis- 
mong araw na iyon, hindi ito sinusuportahan ng 
iba pang bahagi ng Kasulatan. Si Jesus mismo ay 
nanatiling patay at nasa libingan hanggang noong 
ikatlong araw at pagkatapos ay binuhay siyang 
muli bilang “ang unang bunga” ng pagkabuhay- 
muli. (Gaw 10:40, 1Co 15:20, Col 1:18) Umakyat 
siya sa langit pagkaraan ng 40 araw.--Ju 20:17, 
Gaw 1:1-3, 9. 

Samakatuwid, ipinakikita ng katibayan na gina- 
mit ni Jesus ang salitang “ngayon” hindi upang tu- 
kuyin ang panahon kung kailan mapapasa-Paraiso 
ang manggagawa ng kasamaan, kundi sa halip ay 
upang itawag-pansin ang panahon kung kailan ibi- 
nigay ang pangako na siya ring panahon kung 
kailan sa paanuman ay nagpakita ng pananam- 
palataya kay Jesus ang manggagawa ng kasama- 
an. Noong araw na iyon, si Jesus ay itinakwil at 


PARAISO 


hinatulan ng pinakamatataas na lider ng relihiyon 
ng kaniyang bayan at pagkatapos nito ay hinatulan 
siyang mamatay ng Romanong awtoridad. Naging 
tudlaan siya ng panlilibak at panunuya. Kaya isang 
kahanga-hangang katangian at kapuri-puring salo- 
obin ng puso ang ipinamalas ng manggagawa ng 
kasamaan sa tabi niya dahil hindi ito nakiayon sa 
karamihan kundi sa halip ay nagsalita ito alang- 
alang kay Jesus at nagpahayag ng paniniwala sa 
kaniyang dumarating na Paghahari. Palibhasa'y ki- 
nikilala ng ibang mga tagapagsalin na wastong ila- 
gay ang diin sa panahon ng pagbibigay ng pangako 
sa halip na sa panahon ng katuparan nito, isinasa- 
lin nila ang tekstong ito, gaya nina Rotherham at 
Lamsa sa Ingles, nina Reinhardt at W. Michaelis 
sa Aleman, gayundin ang Curetonian Syriac ng 
ikalimang siglo C.E., sa pananalitang kahawig ng 
mababasa sa Bagong Sanlibutang Salin, na sinipi 
rito. 

Hinggil sa kung ano ang Paraiso na binanggit ni 
Jesus, malinaw na hindi iyon tumutukoy sa maka- 
langit na Kaharian ni Kristo. Mas maaga noong 
araw na iyon, ang pagpasok sa makalangit na Ka- 
hariang iyon ay iniharap bilang isang pag-asa para 
sa tapat na mga alagad ni Jesus ngunit salig sa ‘pa- 
nanatili nilang kasama niya sa kaniyang mga pag- 
subok, isang bagay na hindi kailanman natupad 
ng manggagawa ng kasamaan, yamang ang pag- 
kamatay niya sa tulos sa tabi ni Jesus ay kaparusa- 
han lamang sa kaniya mismong mga gawang kri- 
minal. (Luc 22:28-30, 23:40, 41) Maliwanag na ang 
manggagawang ito ng kasamaan ay hindi “naipa- 
nganak muli,” mula sa tubig at espiritu, na ipinaki- 
ta ni Jesus na isang kahilingan bago ang isa ay ma- 
kapasok sa Kaharian ng langit. (Ju 3:3-6) Ang 
manggagawa ng kasamaan ay hindi rin isa sa mga 
“nananaig” na sinabi ng niluwalhating si Kristo Je- 
sus na makakasama niya sa kaniyang makala- 
ngit na trono at may bahagi sa “unang pagkabu- 
hay-muli.”--Apo 3:11, 12, 21, 12:10, 11; 14:1-4, 
20:4-6. 

Inihaharap ng ilang reperensiyang akda ang 
pangmalas na ang tinutukoy ni Jesus ay isang para- 
isong lokasyon sa Hades o Sheol, diumano'y isang 
kompartment o dibisyon doon para sa mga sinang- 
ayunan ng Diyos. Inaangkin nila na itinuro ng mga 
Judiong rabbi ng panahong iyon ang pag-iral ng ga- 
yong paraiso para sa mga namatay na naghihintay 
ng pagkabuhay-muli. May kinalaman sa mga turo 
ng mga rabbi, sinasabi ng Dictionary of the Bible ni 
Hastings: “Ang Rabinikong teolohiya na nakarating 
sa atin ay kakikitaan ng pambihirang pagkakasari- 
sari ng mga ideya hinggil sa mga tanong na ito, at 
sa kaso ng marami sa mga iyon, mahirap tiyakin 
kung anong petsa ang dapat itakda sa mga iyon.... 
Kung uunawain ang akda sa simpleng paraan, wa- 


852 


ring ipinapalagay ng ilan na ang Paraiso ay nasa 
lupa mismo, ipinapalagay naman ng iba na bahagi 
ito ng Sheol, at ipinapalagay naman ng iba pa na 
wala ito sa lupa ni sa ilalim ng lupa, kundi nasa la- 
ngit... Ngunit sa paanuman ay pinag-aalinlanga- 
nan ang ilang bahagi nito. Sa totoo, ang iba't ibang 
konseptong ito ay sa mas huling Judaismo mata- 
tagpuan. Lumilitaw ang mga ito nang eksaktung- 
eksakto at detalyadung-detalyado sa Cabbalistikong 
Judaismo ng Edad Medya .. . Ngunit hindi matiyak 
kung kailan ito nagpasimula noong nakaraang pa- 
nahon. Waring ang mas matandang teolohiyang Ju- 
dio... ay bahagya lamang nagpapahiwatig o hindi 
nagpapahiwatig ng ideya ng isang pansamantalang 
Paraiso. Bumabanggit ito ng isang Gehinnom para 
sa balakyot, at isang Gan Eden, o hardin ng Eden, 
para sa matuwid. Kuwestiyunable kung lumalampas 
ito sa mga konseptong iyon at kung pinagtitibay nito 
na may Paraiso sa Sheol.”-- 1905, Tomo III, p. 669, 
670. 

Sakali mang nagturo sila ng gayong bagay, hindi 
makatuwirang maniwala na magpapalaganap si Je- 
sus ng gayong konsepto, kung isasaalang-alang na 
hinatulan niya ang di-Biblikal na mga relihiyosong 
tradisyon ng mga Judiong lider ng relihiyon. (Mat 
15:3-9) Malamang na ang paraisong pamilyar na 
pamilyar sa salaring Judio na kinausap ni Jesus ay 
ang makalupang Paraiso na inilarawan sa unang ak- 
lat ng Hebreong Kasulatan, ang Paraiso ng Eden. 
Kung gayon nga, makatuwirang sabihin na ang pa- 
ngako ni Jesus ay tumutukoy sa pagsasauli ng ga- 
yong malaparaisong kalagayan ng lupa. Kaya na- 
man ang kaniyang pangako sa manggagawa ng 
kamalian ay nagbibigay ng tiyak na pag-asa ng pag- 
kabuhay-muli ng gayong taong di-matuwid upang 
magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay sa isi- 
nauling Paraisong iyon.---Ihambing ang Gaw 24:15; 
Apo 20:12, 13; 21:1-5, Mat 6:10. 

Isang Espirituwal na Paraiso. Sa maraming 
makahulang aklat ng Bibliya, matatagpuan ang 
mga pangako ng Diyos may kinalaman sa pagsasa- 
uli ng Israel mula sa mga lupaing pinagtapunan 
dito pabalik sa nakatiwangwang na sariling lupain 
nito. Pangyayarihin ng Diyos na ang pinabayaang 
lupaing iyon ay mabungkal at mahasikan, magbu- 
nga nang sagana, at magkaroon ng maraming tao 
at hayop, ang mga lunsod ay muling itatayo at ta- 
tahanan, at sasabihin ng mga tao: “Ang lupaing 
iyon na tiwangwang ay naging tulad ng hardin ng 
Eden.” (Eze 36:6-11, 29, 30, 33-35; ihambing ang 
Isa 51:3, Jer 31:10-12, Eze 34:25-27.) Gayunman, 
ipinakikita rin ng mga hulang ito na ang mala- 
paraisong mga kalagayan ay may kaugnayan sa 
mga tao mismo, na dahil sa kanilang katapatan sa 
Diyos ay maaari na ngayong ‘sumibol’ at lumagong 
gaya ng mga “punungkahoy ng katuwiran,” anu- 


853 


pat magtatamasa ng magandang espirituwal na 
kasaganaan tulad ng isang “hardin na nadidili- 
gang mainam,” yamang pauulanan ito ng saga- 
nang pagpapala mula sa Diyos dahil natamo nito 
ang kaniyang pabor. (Isa 58:11: 61:3, 11: Jer 31:12, 
32:41, ihambing ang Aw 1:3, 72:3, 6-8, 16, 85:10- 
13, Isa 44:3, 4.) Ang bayan ng Israel ay naging 
ubasan ng Diyos, ang kaniyang tanim, ngunit ang 
kanilang kasamaan at pag-aapostata mula sa tunay 
na pagsamba ay naging sanhi ng isang makasagi- 
sag na “pagkatuyot' ng kanilang espirituwal na bu- 
kid, bago pa man naganap ang literal na pagka- 
tiwangwang ng kanilang lupain.--Ihambing ang 
Exo 15:17: Isa 5:1-8, Jer 2:21. 

Gayunman, maliwanag na kalakip sa mga hula 
ng pagsasauli na itinala ng mga propetang Hebreo 
ang mga elemento na magkakaroon din ng pisikal 
na katuparan sa isinauling makalupang Paraiso. 
Halimbawa, may ilang bahagi ng Isaias 35:1-7, 
gaya ng pagpapagaling sa bulag at sa pilay, na hin- 
di nagkaroon ng literal na katuparan pagkatapos ng 
pagsasauli mula sa sinaunang Babilonya, ni natu- 
tupad man ang mga ito sa gayong paraan sa Kris- 
tiyanong espirituwal na paraiso. Hindi magiging 
makatuwiran na kasihan ng Diyos ang mga hulang 
gaya niyaong nasa Isaias 11:6-9, Ezekiel 34:25, at 
Oseas 2:18, kung ang intensiyon lamang niya ay 
magkaroon ang mga iyon ng makasagisag o espiri- 
tuwal na kahulugan, anupat walang literal na katu- 
paran ang mga bagay na ito sa pisikal na mga ka- 
ranasan ng mga lingkod ng Diyos. Ang paraisong 
binanggit ni Pablo sa 2 Corinto 12:4 ay maaari ding 
tumukoy sa paraiso sa hinaharap, kapuwa pisikal at 
espirituwal, na katuparan ng mga hulang ito sa 
Hebreong Kasulatan, at posible ring isang pangita- 
in tungkol sa “paraiso ng Diyos,” ang pinagpalang 
kalagayan sa langit.--Apo 2:7. 

Pagkain sa “Paraiso ng Diyos.” Binabanggit 
ng Apocalipsis 2:7 ang isang “punungkahoy ng bu- 
hay” sa “paraiso ng Diyos" at na ang pagkain mula 
roon ay magiging pribilehiyo ng isa “na nananaig.” 
Yamang ang ibang mga pangako na ibinigay sa sek- 
siyong ito ng Apocalipsis sa gayong mga nananaig 
ay maliwanag na nauugnay sa pagtatamo nila ng 
makalangit na mana (Apo 2:26-28, 3:12, 21), waring 
lumilitaw na sa kasong ito, ang “paraiso ng Diyos" 
ay makalangit. Ang salitang “punungkahoy” rito ay 
salin ng salitang Griego na xy Jon, na literal na na- 
ngangahulugang “kahoy,” at sa anyong pangma- 
ramihan ay maaaring tumukoy sa isang taniman 
ng mga punungkahoy. Sa makalupang Paraiso ng 
Eden, ang pagkain mula sa punungkahoy ng bu- 
hay ay maaari sanang nangahulugan ng walang- 
hanggang buhay para sa tao. (Gen 3:22-24) Maging 
ang bunga ng iba pang mga punungkahoy sa hardin 
ay tutustos sana sa buhay ng tao hangga't nanana- 


PARALISIS 


tili siyang masunurin. Kaya maliwanag na ang pag- 
kain mula sa “punungkahoy [o mga punungkahoy] 
ng buhay” sa “paraiso ng Diyos” ay nauugnay sa 
paglalaan ng Diyos ukol sa namamalaging buhay na 
ipinagkakaloob sa mga Kristiyanong nananaig, anu- 
pat ipinakikita ng ibang mga teksto na tatanggapin 
nila ang gantimpalang imortalidad at kawalang- 
kasiraan kasama ng kanilang makalangit na Ulo 
at Panginoon, si Kristo Jesus.--1Co 15:50-54: 1Pe 
1:3, 4. 


PARALISIS. Pagkapinsala o lubos na pagka- 
wala ng lakas ng kalamnan o ng pakiramdam sa isa 
o higit pang mga bahagi ng katawan. Kung minsan 
ay tinatawag na palsy, resulta ito ng pinsala o dipe- 
rensiya sa sistema ng nerbiyo o dulot ng pagkatuyot 
ng mga kalamnan, kaya, alinman sa pinipigilan nito 
ang pagdaloy ng mga hudyat ng nerbiyo o ginaga- 
wang manhid ang mga kalamnan anupat hindi ma- 
katugon sa mga iyon. Maraming pangalan at uri 
ang paralisis, at ang ilan ay nakamamatay. Kabi- 
lang sa mga sanhi nito ay karamdaman (gaya sa 
kaso ng diphtheritic paralysis), mga pinsala sa utak, 
pinsala sa gulugod, o pagkaipit ng ugat dahil sa 
isang tumor. 

Kabilang sa mga makahimalang pinagaling ni 
Jesu-Kristo ang mga taong paralisado. (Mat 4:24) 
Minsan, isang taong paralisado ang dinala kay Je- 
sus, at pinagaling niya ang maysakit matapos pata- 
warin ang mga kasalanan nito. Pagkatapos, sa utos 
ni Kristo, binuhat ng dating paralitiko ang kaniyang 
higaan at umuwi sa kaniyang tahanan. (Mat 9:2-8, 
Mar 2:3-12, Luc 5:18-26) Noong isang pagkakataon 
naman, ang alilang lalaki ng isang opisyal ng hukbo 
ay nakaratay dahil sa paralisis at malapit nang ma- 
matay, ngunit pinagaling ito ni Jesus mula sa mala- 
yo. (Mat 8:5-13, Luc 7:1-10) Ang aliping ito ay “lub- 
hang napahihirapan,” o lubhang napipighati (Mat 
8:6), anupat maaaring nagpapahiwatig na dumara- 
nas siya ng matinding kirot, ngunit hindi ito tiyak. 
Bagaman kadalasan ay hindi naman makirot ang 
paralisis, sa ilang kaso ay maaaring may kaakibat 
itong kirot. Sa mga kaso ng paralysis agitans (par- 
kinsonism, o shaking palsy), may mga kirot sa gu- 
lugod at sa mga kamay at mga paa na gaya ng 
pamumulikat, at matinding kirot naman ang nara- 
ramdaman sa paraplegia dolorosa, isang uri ng pa- 
ralisis na nauugnay sa ilang kaso ng kanser sa gu- 
lugod. “Paralitiko” ang tawag sa mga taong may 
sakit na paralisis. 

Nangaral ang ebanghelistang si Felipe, at guma- 
wa siya ng maraming tanda sa lunsod ng Samaria, 
anupat nagpagaling ng maraming taong paralisado. 
(Gaw 8:5-8) Sa Lida, ang paralisadong si Eneas, “na 
nakaratay sa kaniyang teheras sa loob ng walong 


PARAN 


taon,” ay sinabihan ni Pedro: “Eneas, pinagagaling 
ka ni Jesu-Kristo. Bumangon ka at iligpit mo ang 
iyong higaan.” Dahil dito, “kaagad siyang buma- 
ngon.”---Gaw 9:32-35. 


PARAN. Ang malaking bahagi ng malawak na 
pook na ilang kung saan nagpagala-gala ang ban- 
sang Israel sa loob ng mga 38 taon bago sila puma- 
sok sa Lupang Pangako. (Bil 10:11, 12; Deu 2:14) Ya- 
mang walang takdang mga hangganan, sakop ng 
Paran ang gitna at hilagang-silangang bahagi ng 
Peninsula ng Sinai. Nasa S nito ang bahagi ng Rift 
Valley na kilala bilang Araba at gayundin ang Gul- 
po ng ‘Aqaba, sa T ay ang Ilang ng Sinai, sa TK ay 
ang Ilang ng Sin, at sa HK at sa H ay ang Ilang ng 
Etham at ang Ilang ng Sur. Sa gawing Dagat na Pa- 
tay sa dakong HS, ang Paran ay dumurugtong sa 
Ilang ng Zin at marahil ay nagiging bahagi nito ang 
ilang na iyon at umaabot ito hanggang sa Beer- 
sheba malapit sa kabundukan ng Juda.--1Sa 25: 
1,2. 

Sa kalakhang bahagi ang Paran ay isang baku- 
bako at bulubunduking pook na batong-apog. Tu- 
lad-talampas ito sa ilang dako, anupat ang gitnang 
bahagi ay may taas na nasa pagitan ng 600 at 
750 m (2,000 hanggang 2,500 piye). (Deu 33:2, 
ihambing ang Hab 3:3.) Iniulat din ito bilang baha- 
gi ng “ilang na iyon na malaki at kakila-kilabot” na 
tinukoy sa Deuteronomio 1:1, 19: 8:15. Maliban na 
lamang kung panahon ng maikling tag-ulan, ang 
mabatong hitsura ng baku-bakong lalawigang ito 
ay salat sa luntiang pananim. Kakaunti ang mga 
bukal dito at malalayo sa isa't isa. Idiniriin ng mga 
salik na ito kung gaano lubusang nakadepende ang 
bansang Israel, na marahil ay 3,000,000 katao, sa 
makahimalang paglalaan ni Jehova ng pagkain at 
tubig noong mga taon ng kanilang pagpapagala- 
gala sa ilang.--Exo 16:1, 4, 12-15, 35; Deu 2:7; 8: 
15, 16. 

Lumilitaw na unang tinukoy ang Ilang ng Paran 
noong mga araw ni Lot nang talunin ni Kedorlao- 
mer at ng kaniyang mga kaalyado ang ilang lunsod 
sa kapaligiran ng Dagat na Patay at Edom hanggang 
sa T sa El-paran. (Gen 14:4-6) Nang maglaon, ma- 
tapos paalisin si Ismael ng kaniyang amang si Abra- 
ham, namayan siya sa Ilang ng Paran at nagpakaa- 
bala sa pangangaso.---Gen 21:20, 21. 

Gayunman, ang pangunahing mga pagbanggit sa 
Paran ay may kaugnayan sa pagpapagala-gala ng 
mga Israelita. Pagkaalis sa Bundok Sinai, nagkampo 
ang Israel sa Tabera at sa Kibrot-hataava, pagkata- 
pos ay sa Hazerot sa timugang gilid ng Paran, bago 
sila bumaling sa H patungong Kades-barnea. (Bil 
10:12, 33, 11:3, 34, 35, 12:16) Di-nagtagal pagkata- 
pos nilang pumasok sa Paran, isinugo ang 12 tiktik 


854 


upang magsiyasat sa Canaan. (Bil 13:3, 26) Dahil sa 
masamang ulat ng karamihan pagkabalik nila, iti- 
nalaga ni Jehova na tatagal ang pananatili ng bansa 
sa ilang hanggang sa mamatay ang lahat ng mga 
rehistrado na nagbulung-bulungan laban sa Diyos. 
(Bil 13:31-33, 14:20-34) Sa 40 taong iyon, ang kara- 
mihan sa mga lugar na pinagkampuhan ng Israel, 
mula sa Ehipto hanggang sa Lupang Pangako, ay 
nasa Paran.---Bil 33:1-49. 

Ayon sa Griegong Septuagint, si David ay puma- 
roon sa Ilang ng Maon pagkamatay at pagkalibing ni 
Samuel. Gayunman, sinasabi ng tekstong Masoreti- 
ko, ng Syriac na Peshitta, at ng Latin na Vulgate na 
siya'y pumaroon sa Ilang ng Paran. (1Sa 25:1) Nang 
maging hari si David at makipagdigma sa Edom, 
ang batang Edomitang prinsipe na si Hadad, kasa- 
ma ang ilan sa mga lingkod ng kaniyang ama, ay 
tumakas patungong Ehipto. Habang patungo roon, 
sumama sa kanila ang ilang lalaki ng Paran nang 
dumaan sila sa lupaing ito.---1Ha 11:15-18. 


PARANG. 
PARANG NG DUGO. 


DAMA. 


PARANG NG MAGPAPALAYOK. Pagka- 
tapos ihagis sa templo ng nagdadalamhating si Hu- 
das ang halaga para sa pagkakanulo na 30 pirasong 
pilak (kung siklo, 866), ginamit ng mga punong sa- 
serdote ang salapi para ipambili ng “parang ng 
magpapalayok upang paglibingan ng mga taga- 
ibang bayan.” (Mat 27:3-10) Ang parang na ito 
ay nakilala bilang Akeldama, o “Parang ng Dugo.” 
(Gaw 1:18, 19, tingnan ang AKELDAMA.) Mula pa no- 
ong ikaapat na siglo C.E., ang parang na ito ay ini- 
ugnay na sa isang lokasyon sa T na dalisdis ng Libis 
ng Hinom, sa mismong dako bago ito dumugtong sa 
Libis ng Kidron. 

Hindi espesipikong ipinahihiwatig ng pananali- 
tang “parang ng magpapalayok” kung ang parang 
ay basta pag-aari lamang ng isang magpapalayok 
o kung tinawag ito nang gayon dahil may panahon 
sa kasaysayan nito na itinaguyod ng mga magpapa- 
layok ang kanilang sining sa lugar na ito. Gayun- 
man, waring mas malamang na totoo ang huling 
nabanggit kung wasto ang pagkakatukoy sa kiniki- 
lalang lugar nito. Malamang na malapit ito sa Pintu- 
ang-daan ng mga Basag na Palayok (o “Pintuang- 
daan ng mga Magpapalayok,” ayon kay J. Simons sa 
kaniyang talababa sa Jerusalem in the Old Testa- 
ment, Leiden, 1952, p. 230, “Pintuang-daan ng mga 
Bunton ng Abo” sa Nehemias), na binanggit sa Je- 
remias 19:1, 2. (Ihambing ang Jer 18:2.) Nakakuku- 
ha sa kapaligiran nito ng kinakailangang mater- 
yales, ang luwad. Isa pa, ang paggawa ng mga 


Tingnan ang BUKID, PARANG. 


Tingnan ang AKEL- 


855 


kagamitang luwad ay nangangailangan ng saga- 
nang suplay ng tubig, at ang lugar na ito ay mala- 
pit sa bukal na nasa En-rogel at sa Tipunang-tubig 
ng Siloam gayundin sa tubig na nasa Libis ng Hi- 
nom kapag taglamig. 


PARANG NG TAGAPAGLABA. Lumilitaw 
na isang lugar malapit sa lunsod ng Jerusalem at 
dito nagtatrabaho ang mga tagapaglaba. 

Si Isaias at ang kaniyang anak na si Sear-jasub ay 
tinagubilinang salubungin si Haring Ahaz sa tabi ng 
“lansangang-bayan ng parang ng tagapaglaba.” Ma- 
kalipas ang ilang panahon, dumating sa lugar ding 
ito ang mga sugo ni Senakerib. (2Ha 18:17: Isa 7:3, 
36:2) Bagaman ang “lansangang-bayan ng parang 
ng tagapaglaba” ay maliwanag na nasa labas ng 
lunsod, malapit lamang ito anupat maririnig ng 
mga nasa pader ng lunsod ang panunuya ng mga 
mensahero ni Senakerib.---2Ha 18:18, 26, 27: Isa 36: 
Bi 

Isang “padaluyan” ang binanggit may kaugnayan 
sa “lansangang-bayan ng parang ng tagapaglaba.” 
Hindi ito maaaring tumukoy sa tinatawag na paa- 
gusan ni Hezekias, sapagkat hindi pa iyon nagaga- 
wa noong panahon ni Ahaz. Samakatuwid, waring 
ang padaluyang ito ay yaong bumabagtas sa agu- 
sang libis ng Kidron pababa sa T na dulo ng Lun- 
sod ni David. Waring ang parang ng tagapaglaba ay 
nasa bahaging ito ng libis o kaya'y nasa mas ga- 
wing T pa, malapit sa iminumungkahing lokasyon 
ng En-rogel. 


PARAON. Isang titulo na ibinigay sa mga hari 
ng Ehipto. Hinalaw ito sa salitang Ehipsiyo para sa 
“Malaking Bahay.” Sa pinakamaaagang dokumento 
ng Ehipto, lumilitaw na ang salitang ito ay tumu- 
tukoy noon sa maharlikang palasyo at sa paglipas 
ng panahon ay itinawag ito sa ulo ng pamahalaan, 
ang hari. Naniniwala ang mga iskolar na ang hu- 
ling nabanggit na pagkakapit ay nagsimula no- 
ong mga kalagitnaan ng ikalawang milenyo B.C.E. 
Kung gayon, mangangahulugan ito na ginamit 
ni Moises ang terminong ito ayon sa paggamit 
dito noong kaniyang mga araw (1593-1473 B.C.E.) 
nang itala niya ang ulat ng pagdalaw ni Abraham 
sa Ehipto. (Gen 12:14-20) Sa kabilang dako, tala- 
gang posible na gayon ang paggamit sa titulong ito 
noong mga araw ni Abraham (2018-1843 B.C.E.), 
kung hindi man sa opisyal na mga dokumento, ka- 
hit sa karaniwang pag-uusap man lamang. Ang 
unang dokumento kung saan iniuugnay ang titu- 
long ito sa personal na pangalan ng hari ay mula pa 
noong paghahari ni Sisak, na namahalang kasabay 
ni Solomon at ni Rehoboam. Sa Bibliya, ang titu- 
long ito ay ikinakabit din sa pangalan ni Paraon Ne- 


PARAON 


coh (2Ha 23:29) at ni Paraon Hopra (Jer 44:30), na 
nabuhay noong huling bahagi ng ikapitong siglo at 
maagang bahagi ng ikaanim na siglo B.C.E. Nang 
panahong iyon, inilalagay na rin ng mga doku- 
mentong Ehipsiyo ang titulong ito sa mga karatu- 
la na pantanging inilaan upang pagsulatan ng ma- 
harlikang pangalan. 

Ang mga paraon na binanggit sa Bibliya ay sina 
Sisak, So, Tirhaka, Necoh, at Hopra, anupat tinata- 
lakay ang bawat isa sa mga ito sa ilalim ng magka- 
kahiwalay na mga artikulo sa akdang ito. Hindi 
matiyak kung si Zera na Etiope ay isang tagapa- 
mahala ng Ehipto o hindi. Hindi binanggit ang 
mga pangalan ng ibang mga paraon. Dahil magu- 
lo ang kronolohiya ng Ehipto (tingnan ang EHIP- 
TO, EHIPSIYO [Kasaysayan]: KRONOLOHIYA [Kronolohi- 
ya ng Ehipto]), hindi posibleng iugnay nang may 
katiyakan ang mga paraong ito sa mga paraon ng 
sekular na kasaysayan. Kabilang sa mga paraong 
hindi binanggit ang pangalan ang mga sumusu- 
nod: Ang paraon na nagtangkang kumuha sa asa- 
wa ni Abraham na si Sara (Gen 12:15-20), ang pa- 
raon na nagbigay ng mataas na awtoridad kay Jose 
(Gen 41:39-46): ang paraon (o mga paraon) noong 
yugto ng paniniil sa mga Israelita bago bumalik si 
Moises mula sa Midian (Exo kab 1, 2): ang paraon 
na namamahala noong panahon ng Sampung Salot 
at noong panahon ng Pag-alis (Exo 5-14): ang ama 
ni Bitias, asawa ni Mered na mula sa tribo ni Juda 
(1Cr 4:18): ang paraon na nagbigay ng kanlungan 
kay Hadad ng Edom noong panahon ni David (1Ha 
11:18-22), ang ama ng asawang Ehipsiyo ni Solo- 
mon (1Ha 3:1), at ang paraon na nagpabagsak sa 
Gaza noong mga araw ni Jeremias na propeta (Jer 
47:1). 

Minalas ng mga Ehipsiyo na isang diyos ang 
namamahalang paraon, anupat anak ng diyos- 
araw na si Ra, at hindi basta isang kinatawan ng 
mga diyos. Ipinalagay na siya ang pagsasaanyong- 
laman ni Horus, ang diyos na may ulong halkon at 
kahalili ni Osiris. Ang ilan sa mararangyang titu- 
lo na itinawag sa kaniya ay “ang araw ng dala- 
wang daigdig,” “Panginoon ng Korona,” “ang maka- 
pangyarihang diyos,” “supling ni Ra,” “ang walang 
hanggan,” at napakarami pang iba. (History of An- 
cient Egypt, ni G. Rawlinson, 1880, Tomo I, p. 373, 
374: History of the World, ni J. Ridpath, 1901, 
Tomo I, p. 72) Sa harap ng kaniyang korona ay na- 
kakabit ang isang wangis ng sagradong uraeus, 
o kobra, na diumano'y nagbubuga ng apoy at ka- 
puksaan sa kaniyang mga kaaway. Kadalasan, ini- 
lalagay ang imahen ng paraon sa mga templo ka- 
sama niyaong sa iba pang mga diyos. May mga 
Ehipsiyong larawan pa nga ng naghaharing paraon 
na sumasamba sa sarili niyang imahen. Bilang 


mu 


PARISEO 


diyos, ang salita ni Paraon ay batas, at namahala 
siya hindi ayon sa isang kodigo ng batas kundi sa 
pamamagitan ng mga utos. Gayunpaman, ipinaki- 
kita ng kasaysayan na ang kaniyang diumano'y ga- 
nap na kapangyarihan ay nilimitahan ng ibang 
mga puwersa sa loob ng imperyo, kabilang na rito 
ang pagkasaserdote, ang kamaharlikaan, at ang 
militar. Tinutulungan tayo ng mga puntong ito na 
maunawaan kung gaano kahirap ang atas ni Moi- 
ses na humarap kay Paraon upang sabihin ang mga 
kahilingan at mga babala ni Jehova.---Ihambing 
ang Exo 5:1, 2: 10:27, 28. 

Walang anumang pahiwatig na iniwan ng anak na 
babae ni Paraon ang kaniyang huwad na pagsamba 
nang ibigay siya kay Solomon sa pag-aasawa. (1Ha 
3:1, 11:1-6) Kadalasan, ang gayong mga pag-aasa- 
wa ay ginagamit ng sinaunang mga hari (gaya rin 
ng mga hari sa ngayon) upang mapatibay ang kani- 
lang kaugnayan sa ibang mga kaharian. Hindi ipi- 
nakikita ng rekord kung si Solomon o si Paraon ang 
nag-alok ng pakikipag-alyansa. (Tingnan ang Al- 
YANSA.) Inihalintulad ni Solomon ang dalagang Shu- 
lamita sa isang kabayong babae na nasa mga karo 
ni Paraon anupat nagpapahiwatig ng kabantugan ng 
mga karo ng Ehipto noong panahong iyon.---Sol 1:9: 
ihambing ang 1Ha 10:29. 

Inilalarawan ng hula ni Isaias, isinulat noong ika- 
walong siglo B.C.E., na umiiral o iiral ang kalituhan 
at kaguluhan sa loob ng Ehipto at sa gitna ng mga 
tagapayo ni Paraon. (Isa 19:11-17) Ipinakikita ng se- 
kular na kasaysayan na nagkaroon ng panloob na 
mga alitan at mga pagkagambala sa loob ng Ehipto 
mula noong panahon ni Isaias hanggang sa sumu- 
nod na siglo. Gayunman, salungat sa salita ni Jeho- 
va, may mga panahong bumaling sa Ehipto ang di- 
tapat na Juda para sa tulong na pangmilitar, anupat 
ang mapaghambog na mga paraon ay naging tulad 
ng isang ‘lamog na tambo' na hindi makapaglaan ng 
matibay na suhay.--Isa 30:2-5, 31:1-3, Eze 29:2-9, 
ihambing ang Isa 36:4, 6. 


PARISEO. Isang prominenteng relihiyosong 
sekta ng Judaismo noong unang siglo C.E. Ayon sa 
ilang iskolar, ang pangalang ito ay literal na nanga- 
ngahulugang “Mga Nakahiwalay, Mga Separatista,” 
na marahil ay tumutukoy sa pag-iwas nila sa sere- 
monyal na karumihan o sa pagiging hiwalay sa mga 
Gentil. Hindi alam kung kailan nagsimula ang mga 
Pariseo bilang isang sekta. Ayon sa mga akda ng Ju- 
diong istoryador na si Josephus, noong panahon 
ni John Hyrcanus I (huling kalahatian ng ikala- 
wang siglo B.C.E.), ang mga Pariseo ay isa nang 
maimpluwensiyang grupo. Sumulat si Josephus: “At 
napakalaki ng impluwensiya nila sa taong-bayan 
anupat magsalita man sila laban sa isang hari o ma- 


856 


taas na saserdote, kaagad silang pinaniniwalaan.” 
--Jewish Antiquities, XIII, 288 (x, 5). 

Nagbigay rin si Josephus ng mga detalye tungkol 
sa mga paniniwala ng mga Pariseo. Sinabi niya: 
“Naniniwala sila na ang mga kaluluwa ay nakali- 
ligtas sa kamatayan at na sa ilalim ng lupa ay 
may mga gantimpala at mga kaparusahan para 
sa mga namuhay nang mabuti o masama: wa- 
lang-hanggang pagkabilanggo ang kahihinatnan 
ng masasamang kaluluwa, samantalang ang ma- 
bubuting kaluluwa naman ay maalwang makatata- 
wid tungo sa panibagong buhay.” (Jewish Antiqui- 
ties, XVIII, 14 [i, 3]) “Ang bawat kaluluwa, paniwala 
nila, ay di-nasisira, ngunit tanging ang kaluluwa 
ng mabubuti ang napapasalin sa ibang katawan, 
samantalang ang mga kaluluwa ng mga balakyot 
ay dumaranas ng walang-hanggang kaparusahan.” 
Hinggil sa kanilang mga ideya tungkol sa tadha- 
na o kapalaran, iniulat ni Josephus: “Ipinapalagay 
[nila] na ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa 
Tadhana at sa Diyos, naniniwala sila na ang pagga- 
wa ng tama o mali, sa kalakhang bahagi, ay tala- 
gang nakasalalay sa mga tao, ngunit sa bawat pag- 
kilos ay sangkot din ang Tadhana.”--The Jewish 
War, IT, 162, 163 (viii, 14). 

Ipinakikita ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
na ang mga Pariseo ay nag-aayuno nang makala- 
wang ulit sa isang linggo, istriktong nagbibigay ng 
ikapu (Mat 9:14; Mar 2:18, Luc 5:33: 11:42: 18:11, 12), 
at tutol sa mga Saduceo na nagsasabing “walang 
pagkabuhay-muli ni anghel man ni espiritu.” (Gaw 
23:8) Ipinagmamapuri nila na sila'y matuwid (sa to- 
too, mapagmatuwid sa sarili) at hinahamak nila ang 
karaniwang mga tao. (Luc 18:11, 12, Ju 7:47-49) 
Upang pahangain ang iba sa kanilang pagiging ma- 
tuwid, pinalalapad ng mga Pariseo ang mga si- 
sidlang naglalaman ng kasulatan na isinusuot nila 
bilang pananggalang at pinalalaki nila ang mga pa- 
lawit ng kanilang mga kasuutan. (Mat 23:5) Maibi- 
gin sila sa salapi (Luc 16:14) at hangad nila ang ka- 
tanyagan at ang labis na mapamuring mga titulo. 
(Mat 23:6, 7: Luc 11:43) Napakakitid ng pagkakapit 
ng mga Pariseo sa Kautusan anupat ginawa nila 
itong pabigat sa taong-bayan, palibhasa'y iginigiit 
nilang tuparin ito ayon sa kanilang mga ideya at 
tradisyon. (Mat 23:4) Kinaligtaan nila ang mahaha- 
lagang bagay, samakatuwid nga, ang katarungan, 
awa, katapatan, at pag-ibig sa Diyos. (Mat 23:23: Luc 
11:41-44) Napakasigasig ng mga Pariseo sa paggawa 
ng mga proselita.---Mat 23:15. 

Ang pangunahing ipinakikipagtalo nila kay Kris- 
to Jesus ay ang pangingilin ng Sabbath (Mat 12: 
1, 2, Mar 2:23, 24: Luc 6:1, 2), pagsunod sa tradis- 
yon (Mat 15:1, 2; Mar 7:1-5), at pakikisama sa mga 
makasalanan at mga maniningil ng buwis (Mat 


857 


9:11; Mar 2:16: Luc 5:30). Lumilitaw na sa pangma- 
las ng mga Pariseo, nakapagpaparungis ang pakiki- 
sama sa mga taong hindi tumutupad sa Kautusan 
ayon sa pagkaunawa nila rito. (Luc 7:36-39) Kaya 
naman tumutol sila nang si Kristo Jesus ay maki- 
halubilo sa mga makasalanan at mga maniningil 
ng buwis at kumain pa ngang kasama ng mga ito. 
(Luc 15:1, 2) Pinulaan ng mga Pariseo si Jesus at 
ang kaniyang mga alagad dahil sa hindi nila pagtu- 
pad sa tradisyonal na paghuhugas ng mga kamay. 
(Mat 15:1, 2, Mar 7:1-5: Luc 11:37, 38) Ngunit ini- 
lantad ni Jesus ang kanilang maling pangangatu- 
wiran at ipinakitang nilalabag nila ang kautusan ng 
Diyos dahil sa pagsunod nila sa mga tradisyon ng 
mga tao. (Mat 15:3-11, Mar 7:6-15, Luc 11:39-44) Sa 
halip na magsaya at luwalhatiin ang Diyos dahil 
makahimalang nagpagaling si Kristo Jesus sa araw 
ng Sabbath, lubhang ikinagalit ng mga Pariseo ang 
diumano'y paglabag sa kautusan ng Sabbath kung 
kaya nagpakana silang patayin si Jesus. (Mat 12:9- 
14: Mar 3:1-6, Luc 6:7-11, 14:1-6) Ganito ang sina- 
bi nila sa isang lalaking bulag na pinagaling ni Je- 
sus sa araw ng Sabbath: “Hindi ito isang taong 
mula sa Diyos, sapagkat hindi niya tinutupad ang 
Sabbath.”--Ju 9:16. 

Makikita sa saloobin ng mga Pariseo na di-matu- 
wid at di-malinis ang kanilang panloob na pagkatao. 
(Mat 5:20, 23:26) Gaya ng iba pang mga Judio, kai- 
langan silang magsisi. (Ihambing ang Mat 3:7, 8; 
Luc 7:30.) Ngunit mas pinili ng karamihan sa kani- 
la na manatiling bulag sa espirituwal (Ju 9:40) at pi- 
nag-ibayo nila ang kanilang pagsalansang sa Anak 
ng Diyos. (Mat 21:45, 46, Ju 7:32, 11:43-53, 57) 
May-kabulaanang inakusahan ng ilang Pariseo si 
Jesus na nagpapalayas siya ng mga demonyo sa 
pamamagitan ng tagapamahala ng mga demonyo 
(Mat 9:34, 12:24) at na isa siyang bulaang saksi. (Ju 
8:13) Tinangka rin ng ilang Pariseo na takutin ang 
Anak ng Diyos (Luc 13:31), hinilingan siyang mag- 
tanghal sa kanila ng isang tanda (Mat 12:38, 16:1, 
Mar 8:11), sinikap na hulihin siya sa kaniyang pana- 
nalita (Mat 22:15, Mar 12:13, Luc 11:53, 54), at sinu- 
bok siya sa pamamagitan ng mga pagtatanong (Mat 
19:3: 22:34-36, Mar 10:2, Luc 17:20). Lubusan silang 
napatahimik ni Jesus nang tanungin niya sila kung 
paanong ang panginoon ni David ay anak din ni Da- 
vid. (Mat 22:41-46) Kasama ang mga Pariseo sa 
pangkat ng mang-uumog na dumakip kay Jesus sa 
hardin ng Getsemani (Ju 18:3-5, 12, 13), at sa pang- 
kat na humiling kay Pilato na pabantayang mabuti 
ang libingan ni Jesus upang huwag manakaw ang 
katawan nito.---Mat 27:62-64. 

Noong panahon ng ministeryo ni Kristo Jesus sa 
lupa, napakalakas ng impluwensiya ng mga Pariseo 
anupat pati ang mga taong prominente ay takot na 


PARMENAS 


ipahayag siya nang lantaran. (Ju 12:42, 43) Maliwa- 
nag na isa sa kanila ay si Nicodemo, na isa ring Pa- 
riseo. (Ju 3:1, 2; 7:47-52: 19:39) Posible rin na may 
mga Pariseong hindi nagpakita ng matinding pag- 
salansang o naging mga Kristiyano nang maglaon. 
Halimbawa, ang Pariseong si Gamaliel ay nagpayo 
na huwag hadlangan ang gawain ng mga Kristiya- 
no (Gaw 5:34-39), at ang Pariseong si Saul (Pablo) 
ng Tarso ay naging apostol ni Jesu-Kristo.---Gaw 
26:5; Fil 3:5. 


PARKE. Arg salitang pardes’ ay tatlong ulit la- 
mang lumilitaw sa Hebreong Kasulatan at itinutu- 
ring ng ilan na hinalaw sa salitang Persiano na pa- 
iridaeza. (Gayunman, tingnan ang PARAISO.) Ayon 
sa Cyclopsedia nina MClintock at Strong (1894, 
Tomo VII, p. 652), ginamit ni Xenophon ang termi- 
nong Persiano upang ipangahulugan ang “isang 
malawak na lote ng lupa, nakukulong ng matibay 
na bakod o pader, sagana sa mga punungkahoy, 
mga palumpong, mga halaman, at magagandang 
hardin, at kung saan ang piling mga hayop ay ina- 
alagaan nang may iba't ibang antas ng pagsu- 
pil o kalayaan, depende sa kanilang kabangisan 
o kaamuan.” Ang anyong Griego ng salitang ito 
(para'deisos) ay ginamit ng mga tagapagsalin ng 
Septuagint sa lahat ng mga pagtukoy sa hardin ng 
Eden. 

Kabilang sa bantog na mga gawa ni Solomon, gu- 
mawa siya kapuwa ng “mga hardin at mga parke 
[mga taniman,” KJ; sa Heb., phardesim']" na ti- 
namnan niya ng lahat ng uri ng namumungang pu- 
nungkahoy. (Ec 2:5) Ginagamit niya ang termino 
ring ito sa kaniyang “kagaling-galingang awit” nang 
ipalarawan niya sa pastol na mangingibig ang balat 
ng dalagang Shulamita bilang “isang paraiso ng 
mga granada, na may pinakapiling mga bunga.” 
(Sol 1:1; 4:12, 13) Noong mga panahon pagkaraan 
ng pagkatapon, ipinakikita ng Nehemias 2:7, 8 na 
inatasan ng Persianong hari si Asap bilang “taga- 
pag-ingat ng parke na pag-aari ng hari” at na kinai- 
langang humingi ng pahintulot na pumutol ng mga 
punungkahoy mula sa parkeng ito para sa gawa- 
ing muling pagtatayo sa Jerusalem.--Tingnan ang 
KAGUBATAN, HARDIN. 


PARMASTA [mula sa Persiano, posibleng na- 
ngangahulugang “Ang Kauna-unahan']. Isa sa 
sampung anak ni Haman.---Es 9:9. 


PARMENAS. [Isa sa pitong inirekomenda sa 
mga apostol at inatasan naman ng mga ito upang 
matiyak ang isang patas na araw-araw na pamama- 
hagi ng mga panustos na pagkain sa kongregasyon 
ng Jerusalem pagkatapos ng Pentecostes ng 33 C.E. 
--Gaw 6:1-6. 


PARNAC 


PARNAC. Isang Zebulonita na ang anak na si 
Elisapan ang kinatawan ng tribo sa paghahati-hati 
ng Lupang Pangako.--Bil 34:17, 18, 25. 


PAROS [Pulgas]. Pinagmulan ng isang pamilya 
sa Israel. May 2,172 sa kaniyang mga inapo na bu- 
malik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1-3, Ne 7:8) Nang panahong du- 
mating si Ezra noong 468 B.C.E., kasama ang 150 
“mga anak ni Paros” na pinangunahan ni Zacarias, 
ang ilan na kabilang sa kanilang pamilya na naroon 
na sa Jerusalem ay kumuha ng mga asawang ban- 
yaga na nang maglaon ay pinaalis nila. (Ezr 8:1, 3; 
10:25, 44) Si Pedaias, isa na kabilang sa pamilya, ay 
nagkumpuni ng isang bahagi ng pader ng Jerusa- 
lem. (Ne 3:25) Ang ulo ng pamilyang Paros ay nag- 
patotoo sa tipang ginawa nang dakong huli anupat 
sumang-ayong tuparin ang Kautusan ni Jehova. 
--Ne 9:38, 10:1, 14. 


PARPAR. [Isa sa dalawang “ilog ng Damasco" 
na itinuring ni Naaman na nakahihigit kaysa sa “la- 
hat ng tubig sa Israel.” (2Ha 5:12) Ang bagay na pa- 
ngalawang binanggit ni Naaman ang Parpar ay 
maaaring nagpapahiwatig na ito ang mas maliit na 
ilog. Ang ilog na ito ay kadalasang iniuugnay sa 
Nahr el-'A'waj. Bukod pa sa Nahr Barada (iniuugnay 
sa Abana), ito lamang ang ilog sa rehiyon ng Da- 
masco na hindi umaagos sa ibang ilog. Ngunit ang 
laki ng tubig ng 'A'wa) ay mga isang kapat lamang 
niyaong sa Barada. Ang mas maliliit na ilog na nag- 
sasama-sama upang bumuo sa 'A'waj ay nagsisi- 
mula sa mga silanganing dalisdis ng Bundok Her- 
mon at nagsasanib mga 30 km (19 na mi) sa TK ng 
Damasco. Mula rito ang ilog ay nagpapaliku-liko 
sa isang malalim at mabatong agusan hanggang 
sa tuluyan itong maglaho sa isang latian sa da- 
kong TS ng Damasco. Ang tuwid na distansiya na 
saklaw ng ilog na ito (pati na ang mga pinagmumu- 
lan nito) ay mga 64 na km (40 mi). 

Ang pangunahing pagtutol sa pag-uugnay na bi- 
nanggit sa itaas ay na ang 'Atwaj ay hindi talaga 
isang “ilog ng Damasco,” yamang umaagos ito nang 
mga 15 km (9.5 mi) at nasa mas dako pang T ng 
lunsod na iyon. Dahil dito, mas pabor ang ilan na 
iugnay ang Parpar sa Nahr Taura, isang sanga ng 
Nahr Barada. Gayunman, maaaring saklaw ng pag- 
tukoy ni Naaman sa Damasco ang Kapatagan ng 
Damasco kung saan dumadaloy ang Nahr el-'A'waj. 


PARSANDATA [mula sa Persiano, posibleng 
nangangahulugang “Ang Tagapagsiyasat"”]. Isa sa 
sampung anak ni Haman.---Es 9:7. 


PARSIN. Isa sa mga salitang makahimalang 
isinulat sa pader ng palasyo ni Belsasar at binasa at 


858 


binigyang-kahulugan ni Daniel. (Dan 5:25) Ito ang 
pangmaramihang bilang ng “Peres,” na nanganga- 
hulugang “kalahating siklo,” isang hati ng isang sik- 
lo. Nang bigyang-kahulugan ito ni Daniel, hindi 
niya ginamit ang pangmaramihang “Parsin,” kundi 
ginamit niya ang anyong pang-isahan (Peres) nito. 
(Dan 5:28) Marahil ito ay dahil si Belsasar lamang 
ang presente noon upang makapakinig sa paliwanag 
ng propeta hinggil sa makahulang mensahe, baga- 
man kumakapit ito sa dalawang tagapamahala ng 
Imperyo ng Babilonya, kay Belsasar at kay Naboni- 
do.---Tingnan ang PERES, I. 


PARTO, MGA [Ng (Mula sa) Parthia]. Ang 
mga Judio at mga proselita mula sa Parthia ang 
unang nakatala sa mga dumalaw sa Jerusalem para 
sa Kapistahan ng Pentecostes, 33 C.E. Dahil sa ba- 
nal na espiritu ng Diyos na ibinuhos sa grupo ng 
mga 120 alagad na Kristiyano ay naihayag nila ang 
mabuting balita sa wika o diyalekto ng mga Parto, 
anupat tiyak na ang ilan sa kanila ay tumugon, na- 
ging mga Kristiyano, at malamang na nagpalaga- 
nap ng mensahe sa kanilang mga kababayan pag- 
kabalik nila sa Parthia. (Gaw 1:15: 2:1, 4-12, 37-47) 
Nagkaroon ng likas na mga Judio sa Parthia dahil sa 
Pangangalat, ang “mga proselita” (Gaw 2:10) ay 
mga di-Judio na nakumberte sa Judaismo. 

Ang Imperyo ng Parthia ay nagmula sa TS ng Da- 
gat Caspian ngunit sa kalaunan ay lumawak mula sa 
Eufrates hanggang sa India. Ang mga Parto ay na- 
ging sakop ng mga Persiano mula noong panahon 
ni Haring Ciro. Nang pamunuan sila ng Gresya, 
naghimagsik sila laban sa mga kahalili ni Alejan- 
drong Dakila at napanatili nila ang kanilang kasa- 
rinlan sa loob ng ilang siglo, kahit noong pana- 
hon ng pananakop ng Roma. Napamunuan nila ang 
Judea nang ilang taon bago ito naagaw ng mga 
Romano. Ang mga Parto ay isa pa ring indepen- 
diyenteng bansa noong unang siglo, at bagaman isi- 
nagawa nila ang nangingibabaw na relihiyong Per- 
siano, nagparaya sila sa mga relihiyon ng mga Judio 
at ng iba pa. 


PARUA. Ama niyaong Jehosapat na naglingkod 
bilang kinatawan sa pagkain ni Solomon sa teritor- 
yo ng Isacar.-- 1Ha 4:7, 17. 


PASAC. Ulo ng pamilya sa tribo ni Aser: anak 
ni Japlet.--1Cr 7:30, 33, 40. 


PASAN. 


PASANIN, PABIGAT [sa Ingles, burden]. 
Isang dalahin, isang pasan, maaaring literal o ma- 
kasagisag. Iba't ibang salitang Hebreo at Griego ang 
ginagamit sa Kasulatan upang tumukoy sa isang 
“pasanin,” “pabigat,” o “pasan,” anupat kung minsan 


Tingnan ang PASANIN, PABIGAT. 


859 


ay nauugnay ang mga iyon sa materyales na dala- 
dala ngunit kadalasa'y tumutukoy sa mga bagay na 
makasagisag gaya ng pananagutan, pagkakasala, 
o isang mensahe mula sa Diyos. Karaniwan na, ang 
isang pasanin ay minamalas bilang isang mabigat 
na pasan. Sa iba't ibang salitang-ugat na Hebreo na 
nauugnay sa mga pasanin at mga pasan, isa sa 
mga ito (ang ka-vedh') ay may saligang kahulugan 
na “maging mabigat.” (Gen 18:20, ihambing ang 
1Sa 4:18.) Ang isa pa, ang pandiwang na-sa”, ay na- 
ngangahulugan namang “dalhin, itaas” (Gen 47:30; 
Job 30:22) at ito ang salitang-ugat ng mas-sa”, isi- 
nasalin bilang “pasanin, pasan.” (2Cr 35:3, Bil 11:11) 
Ang pandiwang saval, isinalin bilang “magdala ng 
mga pasanin” sa Genesis 49:15, ay nauugnay sa 
sabbal' (“tagapagdala ng pasan" [Ne 4:10]) at se'vel 
(“pasanin” [Ne 4:17]: “sapilitang paglilingkod” [1Ha 
11:28). 

Noon, nagtalaga sa mga Israelita sa Ehipto ng 
mga pinuno sa puwersahang pagtatrabaho “sa la- 
yuning siilin sila sa pagdadala nila ng pasanin” at 
pilitin silang magbuhat at gumamit ng argama- 
sang luwad at mga laryo bilang mga materyales sa 
pagtatayo. (Exo 1:11-14, 2:11) Gayunman, inilabas 
sila ni Jehova “mula sa ilalim ng mga pabigat ng 
mga Ehipsiyo.” (Exo 6:6, Aw 81:6) Kapag inililipat 
ng lugar ang tabernakulo at ang mga kagamitan 
nito, ang mga Levitang Kohatita, Gersonita, at Me- 
rarita ay may kani-kanilang espesipikong pasan na 
dapat buhatin. (Bil 4) Nang maglaon, nagkaroon si 
Solomon ng 70,000 tagapagdala ng pasan sa kani- 
yang napakalaking pangkat ng mga manggagawa. 
(1Ha 5:15, 2Cr 2:18) Nangailangan at gumamit din 
ng mga tagapagdala ng pasan noong kumpunihin 
ni Haring Josias ang templo (2Cr 34:12, 13) at, pag- 
karaan ng maraming taon, noong pangasiwaan ni 
Nehemias ang muling pagtatayo ng pader ng Jeru- 
salem.---Ne 4:17: tingnan ang SAPILITANG PAGLILING- 
KOD. 

Noong sinaunang mga panahon, mga hayop ang 
kadalasang ginagamit upang magdala ng pasan, at 
ang mga Israelita ay sinabihan na kapag nakita nila 
ang asno ng sinumang napopoot sa kanila na naka- 
lugmok sa ilalim ng pasan nito, sa halip na iwanan 
ito, dapat na 'kalagan ito ng isang tao nang walang 
pagsala.” (Exo 23:5) Ang dami ng materyales na ka- 
yang dalhin ng isang hayop ay tinatawag na pasan, 
gaya ng “mapapasan [o, pasan] ng isang pares na 
mula. ”---2Ha 5:17. 

Makasagisag na Paggamit. Ang salitang 
Hebreo na massa”, kadalasang ginagamit para sa 
isang literal na pasan o isang pasanin, ay maaaring 
tumukoy sa isang “mabigat na mensahe,” gaya ng 
mensaheng ibinigay ng ina ni Haring Lemuel sa 
kaniya bilang pagtutuwid. (Kaw 31:1) Maaari rin 


PASANIN, PABIGAT 


itong tumukoy sa isang kapahayagan. (Isa 13:1, 
14:28, Eze 12:10, Na 1:1) Kadalasan, ang kapahaya- 
gang iyon ay pagtuligsa sa kabalakyutan at sa ga- 
yo'y tulad ng isang mabigat na pasanin ng kahatu- 
lan. 

Maaaring ihagis kay Jehova ng taong tapat sa 
Diyos ang kaniyang makasagisag na pasanin, o ang 
takdang bahagi niya sa mga bagay na gaya ng mga 
pagsubok at mga kabalisahan. Kaya naman ipina- 
hayag ni David: “Ihagis mo ang iyong pasanin kay 
Jehova, at siya ang aalalay sa iyo. Hindi niya kailan- 
man ipahihintulot na ang matuwid ay makilos.” (Aw 
55:22: ihambing ang 1Pe 5:6, 7.) Naantig din si Da- 
vid na bumulalas: “Pagpalain nawa si Jehova, na sa 
araw-araw ay siyang nagdadala ng pasan para sa 
atin, ang tunay na Diyos ng ating kaligtasan. ”--Aw 
68: 19. 

Ang “pasanin” ay maaaring tumukoy sa isang pa- 
nanagutang iniatang ni Kristo. (Apo 2:24) Minaga- 
ling ng banal na espiritu at ng Kristiyanong lupong 
tagapamahala na huwag nang magdagdag ng higit 
pang “pasanin” sa mga Kristiyano maliban sa mga 
bagay na kinakailangan, samakatuwid nga, “na pa- 
tuloy na umiwas sa mga bagay na inihain sa mga 
idolo at sa dugo at sa mga bagay na binigti at sa pa- 
kikiapid.”---Gaw 15:28, 29. 

Sa iba pang diwa, tiniyak ni Pablo sa mga taga- 
Corinto na hindi siya magiging pabigat sa kanila at 
na hindi niya ninanasa ang kanilang mga ari-arian 
kundi “buong lugod [siyang] gugugol at lubusang 
magpapagugol” para sa kanilang mga kaluluwa. 
(2Co 12:14-18) Bilang isang apostol ni Kristo, si 
Pablo ay maaari namang maging isang “magas- 
tos na pasanin” sa mga Kristiyano sa Tesalonica. 
Gayunman, siya'y hindi man lamang kumain ng 
pagkain mula sa sinuman nang walang bayad at 
maaari niyang ipaalaala sa kanila na “sa pagtatra- 
baho at pagpapagal gabi at araw ay gumagawa 
kami upang hindi kami magpataw ng magastos 
na pasanin sa kaninuman sa inyo,” hindi dahil 
wala siyang awtoridad na gawin iyon, kundi upang 
magsilbing halimbawa na matutularan nila.---2Te 
3:7-10. 

Tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga Pari- 
seo, anupat sinabi niya: “Nagbibigkis sila ng mabibi- 
gat na pasan at ipinapasan ang mga ito sa mga 
balikat ng mga tao, ngunit ayaw man lamang ni- 
lang galawin ang mga ito ng kanilang daliri.” (Mat 
23:2, 4) Maliwanag na ang tinutukoy ni Jesus ay ang 
kuntil-butil na mga alituntunin at ang nagpapahi- 
rap na mga tradisyon na ipinataw ng mga lalaking 
ito sa karaniwang mga tao, anupat ayaw nilang ali- 
sin ang isa man lamang maliit na tuntunin upang 
mapagaan ang mga bagay-bagay para sa mga iyon. 
--Mat 23:13, 23, 24. 


PAS-DAMIM 


Sa kabilang dako naman, pinalaya ni Jesus ang 
mga tao sa espirituwal na paraan mula sa gayong 
mapaniil na mga tradisyon. (Ju 8:31, 32) Inanyaya- 
han niya yaong mga nagpapagal at nabibigatan na 
pumaroon sila sa kaniya, pasanin ang kaniyang pa- 
matok, at maging kaniyang mga alagad, sapagkat 
siya ay mahinahong-loob at mababa ang puso, anu- 
pat masusumpungan nila ang kaginhawahan ng 
kanilang mga kaluluwa. Sinabi niya: “Ang aking 
pamatok ay may-kabaitan at ang aking pasan ay 
magaan.” (Mat 11:28-30) Si Kristo ay hindi mabag- 
sik o mapaniil kundi mabait, at yaong mga pumapa- 
roon sa kaniya ay pakikitunguhan sa wastong para- 
an. Kung ihahambing sa pamatok na iniatang ng 
mga relihiyosong tradisyonista sa mga tao, ang pa- 
matok ni Kristo ay maituturing na magaan. Maaari 
ring ang ibig sabihin ni Jesus ay na yaong mga 
nanghihimagod dahil sa pasanin ng kasalanan at 
kamalian ay dapat pumaroon sa kaniya para sa es- 
pirituwal na kaginhawahan. Maliwanag na kasang- 
kot sa pagdadala ng isang tao ng magaan na “pasan” 
ni Jesus ang pagkakaroon ng kabatiran sa mga ka- 
hilingan ng Diyos at ang pagtupad sa mga ito, isang 
bagay na kinalugdang gawin ni Jesus noong pana- 
hon ng kaniyang buhay at ministeryo sa lupa. (Ju 
17:3, 4:34) Nang maglaon, inihalintulad ni Pablo ang 
landasing Kristiyano sa pagtakbo sa isang karera- 
han at hinimok niya ang kaniyang mga kapana- 
nampalataya na magbawas ng mga pabigat sa kani- 
lang sarili, anupat sinabihan niya sila na alisin “ang 
bawat pabigat at ang kasalanan na madaling naka- 
sasalabid sa atin,” at takbuhin nang may pagbaba- 
ta ang takbuhan na inilagay sa harap natin,” saman- 
talang nakatinging mabuti sa “Punong Ahente at 
Tagapagpasakdal ng ating pananampalataya, si Je- 
sus.”--Heb 12:1, 2. 

Pagdadala ng mga Pasanin ng Iba. Sumulat 
si Pablo sa mga taga-Galacia: “Patuloy ninyong dal- 
hin ang mga pasanin [o, “nakababagabag na mga 
bagay”: sa literal, “mabibigat na bagay'] ng isa't isa, 
at sa gayon ay tuparin ninyo ang kautusan ng Kris- 
to.” (Gal 6:2, tlb sa Rbi8) Dito, ang ginamit ng apos- 
tol para sa “mga pasanin” ay bare, ang anyong 
pangmaramihan ng ba'ros, isang salitang Griego na 
palaging ginagamit upang tumukoy sa anumang 
bagay na nagpapahirap o mabigat. Tiyak na ang ka- 
salanan at, samakatuwid, ang pasanin ng isang tao 
dahil sa paggawa ng “maling hakbang” (tinukoy sa 
naunang talata) ay hindi magaan kundi mabigat. 
Gayunman, sinasabi ng apostol sa talata 5: “Sapag- 
kat ang bawat isa ay magdadala ng kaniyang sari- 
ling pasan,” samakatuwid nga, ang kaniyang pasan 
ng pananagutan. Para sa “pasan,” ginamit dito ni 
Pablo ang salitang Griego na phorti'on, nanganga- 
hulugang anumang bagay na binubuhat o dinadala, 
anupat hindi nagpapahiwatig ng bigat ng bagay na 


860 


iyon. Kaya ipinakikita niya sa mga talatang ito ang 
pagkakaiba ng “pasanin” at ng “pasan.” Ipinahihiwa- 
tig nito na kung ang isang Kristiyano ay magkaro- 
on ng suliranin sa espirituwal na napakahirap para 
sa kaniya na batahin, dapat siyang tulungan ng ka- 
niyang mga kapananampalataya, sa gayon ay tinu- 
tulungan nila ang iba sa pagdadala ng pasanin. 
Nagpapamalas ng pag-ibig ang gayong mga tao at 
sa gayon ay tinutupad nila ang kautusan ni Kristo. 
(Ju 13:34, 3b) Kasuwato ito ng sinabi ni Pablo, na 
nakaulat sa Galacia 6:1, tungkol sa pagsisikap na 
maisauli ang isang tao sa espirituwal na paraan, 
isang bagay na posible sa pamamagitan ng pag-ibig, 
kabaitan, at panalangin. (Ihambing ang San 5:13- 
16.) Gayunman, gaya ng sumunod na ipinakita ng 
apostol, ang pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa 
ay hindi nangangahulugang dapat dalhin ng isang 
tao ang pasan ng kaniyang kapuwa may kaugnayan 
sa espirituwal na pananagutan nito sa Diyos. Sa kon- 
teksto ring iyon, nililinaw ni Pablo na nililinlang ng 
isang tao ang kaniyang sariling isipan kung iniisip 
niya na siya ay mahalaga samantalang siya ay wa- 
lang anuman, at hinimok ng apostol ang mga Kristi- 
yano na “patunayan kung ano ang kaniyang sariling 
gawa,” sapagkat “kung magkagayon ay magkakaro- 
on siya ng dahilan na magbunyi may kinalaman sa 
kaniyang sarili lamang, at hindi kung ihahambing 
sa ibang tao.” (Gal 6:3, 4; ihambing ang 2Co 10:12.) 
Pagkatapos, sinabi ng apostol na “ang bawat isa ay 
magdadala ng kaniyang sariling pasan” ng pana- 
nagutan sa harap ng Kataas-taasang Hukom, ang 
Diyos na Jehova. 


PAS-DAMIM. Maliwanag na isa pang panga- 
lan ng Epes-damim. Isa itong lugar sa pagitan ng 
Socoh at Azeka.-- 1Sa 17:1, 1Cr 11:13. 


PASEA [Pilay]. 

1. Isang inapo ni Juda sa linya ni “Kelub na kapa- 
tid ni Suha.” -1Cr 4:1, 11, 12. 

2. Ninuno ng isang pamilya ng mga Netineo, ang 
ilan sa mga ito ay bumalik mula sa pagkatapon sa 
Babilonya kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
- Ezr 2:1, 2, 43, 49; Ne 7:51. 

3. Ama ng Joiada na tumulong na magkumpuni 
ng Pintuang-daan ng Matandang Lunsod sa pader 
ng Jerusalem (455 B.C.E.).---Ne 3:6. 


PASKUWA. Ang Paskuwa (sa Heb., pe'sach, sa 
Gr., pa'skha) ay pinasinayaan noong gabi bago ang 
Pag-alis mula sa Ehipto. Ipinagdiwang ang kauna- 
unahang Paskuwa humigit-kumulang noong pana- 
hon ng kabilugan ng buwan sa ika-14 na araw ng 
Abib (nang maglaon ay tinawag na Nisan) ng ta- 
Ong 1513 B.C.E. Mula noon ay dapat itong ipagdi- 
wang taun-taon. (Exo 12:17-20, 24-27) Pumapatak 


861 


ang Abib (Nisan) sa mga buwan ng Marso-Abril ng 
kalendaryong Gregorian. Ang Paskuwa ay sinusun- 
dan ng pitong-araw na Kapistahan ng mga Tinapay 
na Walang Pampaalsa, Nisan 15-21. Ginugunita tu- 
wing Paskuwa ang pagliligtas sa mga Israelita mula 
sa Ehipto at ang ‘paglampas’ sa kanilang mga pa- 
nganay nang puksain ni Jehova ang mga panganay 
ng Ehipto. Ginaganap ito sa panahong nagsisimula 
na ang pag-aani ng sebada.---Exo 12:14, 24-47: Lev 
23:10. 

Ang Paskuwa ay isang pagdiriwang na nagsisil- 
bing tagapagpaalaala. Kaya naman iniutos sa Kasu- 
latan: “At mangyayari nga na kapag sinabi sa inyo 
ng inyong mga anak, 'Ano ang kahulugan sa inyo 
ng paglilingkod na ito?” kung gayon ay sabihin nin- 
yo, ‘Ito ang hain ng paskuwa para kay Jehova, na lu- 
mampas sa mga bahay ng mga anak ni Israel sa 
Ehipto nang salutin niya ang mga Ehipsiyo, ngunit 
iniligtas niya ang aming mga sambahayan. ' "---Exo 
12:26, 27. 

Dahil ang isang araw sa mga Judio ay nagsisimu- 
la pagkalubog ng araw at nagtatapos kinabukasan 
sa paglubog ng araw, nagsisimula ang Nisan 14 
pagkalubog ng araw. Sa gayon, ang Paskuwa ay ipi- 
nagdiriwang sa gabi pagkaraan ng Nisan 13. Ya- 
mang tuwirang sinasabi ng Bibliya na si Kristo ang 
hain ng Paskuwa (1Co 5:7) at na ipinagdiwang niya 
ang hapunan ng Paskuwa noong gabi bago siya pa- 
tayin, ang petsa ng kaniyang kamatayan ay papatak 
ng Nisan 14, hindi Nisan 15, sa gayo'y tumutugma 
sa eksaktong araw kung kailan ginanap ang maka- 
hulang larawan, o anino, na inilaan ng Kautusan. 
--Heb 10:1. 

Mga Kautusan Hinggil sa Pagdiriwang Nito. 
Bawat sambahayan ay pipili ng isang lalaking tupa 
o kambing na malusog at isang tadng gulang. Ipa- 
pasok ito sa loob ng bahay sa ika-10 araw ng bu- 
wan ng Abib at iingatan doon hanggang sa ika-14 
ng buwan, at pagkatapos ay papatayin ito at ang 
dugo nito ay iwiwisik, gamit ang isang bigkis ng 
isopo, sa mga poste ng pinto at sa itaas na bahagi 
ng pintuan ng bahay kung saan nila ito kakainin 
(hindi sa ibaba ng pintuan kung saan matatapakan 
ang dugo). 

Ang kordero (o kambing) ay papatayin at babala- 
tan, ang mga lamang-loob nito ay lilinisin at ibaba- 
lik sa loob ng katawan, at iihawin ito nang buo at lu- 
tung-luto, ngunit hindi babaliin ang alinmang buto. 
(2Cr 35:11: Bil 9:12) Kung ang sambahayan ay na- 
pakaliit anupat hindi nila mauubos ang isang buong 
hayop, paghahatian nila ito ng kanilang kapitbahay 
na sambahayan at kakainin ito sa gabi ring iyon. 
Anumang matira ay susunugin bago mag-umaga. 
(Exo 12:10, 34:2b) Kakainin ito na may kasamang 
mga tinapay na walang pampaalsa, “ang tinapay ng 


PASKUWA 


kapighatian,” at mapapait na gulay, sapagkat naging 
mapait ang buhay nila sa ilalim ng pagkaalipin. 
--Exo 1:14; 12:1-11, 29, 34: Deu 16:3. 


Ano ang ibig sabihin ng pananalitang 
“sa pagitan ng dalawang gabi”? 


Sinusukat ng mga Israelita ang isang araw mula 
sa paglubog ng araw hanggang sa sumunod na pag- 
lubog ng araw. Kaya ang araw ng Paskuwa ay nag- 
sisimula sa paglubog ng araw sa pagtatapos ng ika- 
13 araw ng Abib (Nisan). Ang hayop ay dapat 
patayin “sa pagitan ng dalawang gabi.” (Exo 12:6) 
Iba-iba ang opinyon hinggil sa eksaktong panahon 
na tinutukoy nito. Ayon sa ilang iskolar, gayundin sa 
mga Judiong Karaite at mga Samaritano, ito ang pa- 
nahon sa pagitan ng paglubog ng araw at ng pag- 
kagat ng dilim. Para naman sa mga Pariseo at mga 
Rabbinista, ang unang gabi ay kapag nagsimula 
nang bumaba ang araw at ang ikalawang gabi na- 
man ay kapag lumubog na ito. Dahil sa huling na- 
banggit na pangmalas, naniniwala ang mga rabbi 
na ang kordero ay dapat patayin sa huling bahagi ng 
ika-14 na araw, hindi sa pasimula nito, at sa gayon, 
ang hapunan ng Paskuwa ay aktuwal na kakainin sa 
araw ng Nisan 15. 

Hinggil sa puntong ito, ganito ang sinabi ng mga 
propesor na sina Keil at Delitzsch: “Noon pa mang 
una ay mayroon nang iba't ibang opinyon ang mga 
Judio hinggil sa eksaktong panahon na tinutukoy. 
Sumasang-ayon si Aben Ezra sa mga Caraite at 
mga Samaritano sa pagsasabing ang unang gabi ay 
ang panahon kapag lumubog ang araw sa kagiliran, 
at ang ikalawa naman ay ang panahon ng ganap na 
kadiliman, sa gayon, ang “pagitan ng dalawang gabi" 
ay mula alas 6 hanggang 7.20. ... Ayon sa rabini- 
kong ideya, ang panahon kung kailan nagsisimu- 
la nang bumaba ang araw, samakatuwid ay mula 
alas 3 hanggang alas 5, ang siyang unang gabi, 
at ang paglubog naman ng araw ang siyang ika- 
lawa, anupat ang 'pagitan ng dalawang gabi” ay 
mula alas 3 hanggang alas 6. Tama ang pasiya ng 
makabagong mga komentarista na tanggapin ang 
pangmalas ni Aben Ezra at ang kaugaliang sinunod 
ng mga Caraite at mga Samaritano.”---Commentary 
on the Old Testament, 1973, Tomo I, The Second 
Book of Moses, p. 12: tingnan ang ARAW, II. 

Batay sa mga nabanggit, at partikular na dahil sa 
mga tekstong gaya ng Exodo 12:17, 18, Levitico 
23:5-7, at Deuteronomio 16:6, 7, mahihinuha natin 
na ang pananalitang “sa pagitan ng dalawang gabi” 
ay tumutukoy sa panahon sa pagitan ng paglubog 
ng araw at ng dilim. Mangangahulugan ito na tala- 
gang gabi na kapag kinakain ang hapunan ng Pas- 
kuwa sa araw ng Nisan 14, sapagkat matagal ding 


PASKUWA 


patayin, balatan, at ihawin nang husto ang ha- 
yop. Ang Deuteronomio 16:6 ay nag-utos: “Dapat 
mong ihain ang paskuwa sa kinagabihan paglubog 
ng araw.” Ipinagdiwang ni Jesus at ng kaniyang 
mga apostol ang hapunan ng Paskuwa “pagsapit ng 
gabi.” (Mar 14:17; Mat 26:20) Kaagad namang lu- 
mabas si Hudas matapos ang pagdiriwang ng Pas- 
kuwa, “At gabi na noon.” (Ju 13:30) Nang ipagdi- 
wang ni Jesus ang Paskuwa kasama ng kaniyang 
12 apostol, tiyak na nagkaroon sila ng mahaba- 
habang pag-uusap, at walang alinlangan na ma- 
tagal-tagal ding panahon ang ginugol ni Jesus 
sa paghuhugas ng mga paa ng mga apostol. (Ju 
13:2-5) Samakatuwid, tiyak na malalim na ang 
gabi nang pasinayaan ang Hapunan ng Panginoon. 
--Tingnan ang HAPUNAN NG PANGINOON. 

Noong Paskuwa sa Ehipto, ang ulo ng pamilya 
sa bawat tahanan ang siyang pumatay sa kordero 
(o kambing), at ang lahat ay kinailangang manatili 
sa loob ng bahay upang hindi sila patayin ng ang- 
hel. Ang mga nakibahagi sa hapunan ay kumain 
nang nakatayo, may bigkis sa mga balakang, may 
baston sa kamay, at nakasandalyas, sa gayo'y naka- 
handa para sa mahabang paglalakbay sa malubak 
na lupain (kadalasa'y nakatapak lamang sila sa ka- 
nilang pang-araw-araw na gawain). Pagsapit ng ha- 
tinggabi, pinatay ng anghel ang lahat ng panganay 
ng mga Ehipsiyo, ngunit nilampasan nito ang mga 
bahay na winisikan ng dugo. (Exo 12:11, 23) Naa- 
pektuhan ang bawat sambahayang Ehipsiyo kung 
saan may panganay na lalaki, mula sa sambahayan 
ni Paraon mismo hanggang sa panganay ng bilang- 
go. Hindi ang ulo ng sambahayan ang pinatay noon, 
bagaman maaaring panganay rin siya, kundi ang 
lahat ng panganay na lalaki sa ilalim ng ulo ng sam- 
bahayan, gayundin ang panganay na lalaki ng mga 
hayop.---Exo 12:29, 30; tingnan ang PANGANAY. 

Ang Sampung Salot na pinasapit sa Ehipto ay pa- 
wang nagsilbing paghatol sa mga diyos ng Ehipto, 
lalo na ang ikasampu, ang pagkamatay ng mga pa- 
nganay. (Exo 12:12) Yamang ang barakong tupa ay 
sagrado sa diyos na si Amon-Ra, ang pagsasaboy ng 
dugo ng kordero ng Paskuwa sa mga pintuan ay ka- 
lapastanganan sa paningin ng mga Ehipsiyo. Sagra- 
do rin sa kanila ang toro, at ang pagpatay sa mga 
panganay ng mga toro ay isang dagok sa diyos na si 
Osiris. Si Paraon mismo ay sinasamba bilang anak 
ni Ra. Kaya naman ipinakita ng pagkamatay ng 
mismong panganay ni Paraon na kapuwa inutil si Ra 
at si Paraon. 

Sa Ilang at sa Lupang Pangako. Isa lamang 
ang pagdiriwang ng Paskuwa sa ilang na binanggit 
sa Kasulatan. (Bil 9:1-14) Malamang na naging limi- 
tado ang pagdaraos ng Paskuwa noong panahon ng 
paglalakbay sa ilang dahil sa dalawang kadahilanan: 


862 


(1) Batay sa orihinal na mga tagubilin ni Jehova, da- 
pat itong isagawa kapag nakarating na sila sa Lu- 
pang Pangako. (Exo 12:25: 13:5) (2) Ang mga ipina- 
nganak sa ilang ay hindi pa natutuli (Jos 5:5), at 
dapat na tuli ang lahat ng lalaking kakain ng Pasku- 
wa.--Exo 12:45-49. 

Rekord ng mga Paskuwang Idinaos. Mali- 
naw na iniuulat sa Hebreong Kasulatan ang mga 
Paskuwa na ipinagdiwang (1) sa Ehipto (Exo 12): 
(2) sa ilang ng Sinai, Nisan 14, 1512 B.C.E. (Bil 9), 
(3) nang makarating sila sa Lupang Pangako, sa 
Gilgal matapos tuliin ang mga lalaki, 1473 B.C.E. 
(Jos 5): (4) noong panahong isauli ni Hezekias ang 
tunay na pagsamba (2Cr 30): (5) ang Paskuwa ni Jo- 
sias (2Cr 35); at (6) ang pagdiriwang ng Israel 
pagkabalik nila mula sa pagkatapon sa Babilonya 
(Ezr 6). (Binabanggit din sa 2Cr 35:18 na may mga 
Paskuwang idinaos noong panahon ni Samuel at no- 
ong mga araw ng mga hari.) Nang manirahan na 
ang mga Israelita sa lupain, ang kapistahan ng Pas- 
kuwa ay ipinagdiwang “sa dakong pipiliin ni Jehova 
upang doon patahanin ang kaniyang pangalan,” sa 
halip na sa bawat tahanan o sa iba't ibang lunsod. 
Nang maglaon, pinili ang Jerusalem bilang ang dako 
ng pagdiriwang.---Deu 16:1-8. 

Mga Kaugaliang Idinagdag. Noong naninira- 
han na ang Israel sa Lupang Pangako, may ilang ka- 
ugaliang binago at idinagdag sa pagdiriwang ng 
Paskuwa. Hindi na nila kinakain ang hapunang iyon 
nang nakatayo, o nakahanda para sa paglalakbay, 
yamang naroon na sila sa lupaing ibinigay ng Diyos 
sa kanila. Noong unang siglo, naging kaugalian ng 
mga nagdiriwang na kainin iyon habang nakahilig 
sa kanilang kaliwang tagiliran at nakapatong ang 
ulo sa kaliwang kamay. Ito ang dahilan kung bakit 
masasabing ang isa sa mga alagad ni Jesus ay “na- 
kahilig sa harap ng dibdib ni Jesus.” (Ju 13:23) Wa- 
lang ginamit na alak noong ganapin ang Paskuwa sa 
Ehipto, ni ipinag-utos man ni Jehova ang paggamit 
nito sa kapistahang iyon. Idinagdag na lamang ang 
kaugaliang ito nang bandang huli. Hindi hinatulan 
ni Jesus ang pag-inom ng alak sa hapunan ng Pas- 
kuwa, anupat uminom pa nga siya nito kasama ng 
kaniyang mga apostol at pagkatapos ay inalok niya 
silang uminom ng alak mula sa isang kopa noong 
pasinayaan niya ang Hapunan ng Panginoon, ang 
Memoryal.--Luc 22:15-18, 20. 

Ayon sa mga tradisyong Judio, pulang alak ang 
ginagamit noon at apat na kopa ang ipinapasa, ba- 
gaman maaari rin na higit pa sa apat ang ipasa. Ina- 
awit ang Awit 113 hanggang 118 sa panahon ng 
pagkain, anupat nagtatapos sa Awit 118. Malamang 
na isa sa mga awit na ito ang inawit ni Jesus at ng 
kaniyang mga apostol nang tapusin nila ang Hapu- 
nan ng Panginoon.---Mat 26:30. 


863 


Mga Kaugalian sa Panahon ng Paskuwa. Ma- 
raming paghahanda ang ginagawa noon sa Jerusa- 
lem kapag sumapit na ang kapistahan, yamang hini- 
hiling ng Kautusan na magdiwang ng Paskuwa ang 
bawat lalaking Israelita at ang bawat tuling lalaki sa 
mga naninirahang dayuhan. (Bil 9:9-14) Nanganga- 
hulugan ito na napakarami ng maglalakbay patungo 
sa lunsod ilang araw bago ang kapistahan. Darating 
sila bago ang Paskuwa upang maglinis ng kanilang 
sarili sa seremonyal na paraan. (Ju 11:55) Sinasa- 
bi na may mga lalaking isinusugo mga isang bu- 
wan ang kaagahan upang ihanda ang mga tulay at 
ayusin ang mga daan para sa kaalwanan ng mga 
manlalakbay. Yamang ang paghipo sa bangkay ay 
nagpaparumi sa isang tao, may mga pantanging 
pag-iingat na ginagawa upang maprotektahan ang 
mga naglalakbay. Dahil kaugalian noon na ilibing sa 
parang ang mga taong namatay roon, pinapuputi 
ang mga libingang ito isang buwan ang kaaga- 
han upang mas madaling makita. (The Temple, ni 
A. Edersheim, 1874, p. 184, 185) Batay sa imporma- 
syong ito, mauunawaan natin ang sinabi ni Jesus sa 
mga eskriba at mga Pariseo na kahalintulad sila ng 
“mga pinaputing libingan.”---Mat 23:27. 

Ang mga pumaparoon sa Jerusalem upang mag- 
diwang ng Paskuwa ay ipinaghahanda ng dakong 
matutuluyan sa mga tahanan. Ang lahat ng silid sa 
mga tahanan sa Silangan ay maaaring tulugan, at 
mga ilang tao rin ang maaaring magkasya sa isang 
silid. Bukod diyan, maaaring gamitin ang patag na 
bubong ng mga bahay. Karagdagan pa, ang mara- 
mi sa mga magdiriwang ay humahanap ng kanilang 
matutuluyan sa labas ng lunsod, lalo na sa Betfage 
at Betania, dalawang nayon na nasa mga dalisdis ng 
Bundok ng mga Olibo.--Mar 11:1: 14:3. 

Mga Tanong Hinggil sa Pagkakasunud-sunod 
ng mga Pangyayari. (Ganito ang sinasabi ng ulat 
tungkol sa ilang Judio na umiiwas sa karungisan: 
“Sila mismo ay hindi pumasok sa palasyo ng gober- 
nador, upang hindi sila madungisan at nang maka- 
kain ng paskuwa.” (Ju 18:28) Itinuring ng mga Ju- 
diong iyon na nakapagpaparungis ang pagpasok sa 
tahanan ng isang Gentil. (Gaw 10:28) Gayunman, 
“umaga na” nang sabihin ang pananalitang ito, sa- 
makatuwid ay tapos na noon ang hapunan ng Pas- 
kuwa. Dapat tandaan na noong panahong iyon, ang 
buong yugto, na sumasaklaw sa araw ng Paskuwa at 
sa kasunod nito na Kapistahan ng mga Tinapay na 
Walang Pampaalsa, ay tinutukoy kung minsan bi- 
lang “Paskuwa.” Kaayon nito, si Alfred Edersheim 
ay nagpaliwanag: Isang kusang-loob na handog ukol 
sa kapayapaan ang inihahandog sa araw ng Pasku- 
wa at isa pang handog, na sapilitan naman, ang ibi- 
nibigay sa sumunod na araw, Nisan 15, ang unang 
araw ng Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa. Ang ikalawang handog na ito ang pina- 


PASKUWA 


ngambahan ng mga Judio na hindi nila makakain 
kung madudungisan sila sa bulwagan ng paghatol 
ni Pilato.--The Temple, 1874, p. 186, 187. 

“Unang araw ng mga tinapay na walang pam- 
paalsa.” Mayroon ding tanong na bumangon 
hinggil sa pananalita sa Mateo 26:17: “Nang unang 
araw ng mga tinapay na walang pampaalsa ang 
mga alagad ay lumapit kay Jesus, na nagsasabi: 
“Saan mo ibig na maghanda kami upang makakain 
ka ng paskuwa?” 

Dito, ang pananalitang “unang araw” ay maaa- 
ring isalin bilang “ang araw bago.” Hinggil sa pag- 
gamit ng salitang Griego na isinalin dito bilang 
'una,' isang talababa ng Mateo 26:17 sa New World 
Translation ang nagsabi: “O, “Nang araw bago.” Ang 
pagkakasaling ito ng salitang Gr. [na proos] na si- 
nusundan ng salitang nasa kaukulang genitive ay 
kaayon ng diwa at pagkakasalin ng isang kaha- 
wig na pananalita sa Ju 1:15, 30, samakatuwid 
nga, ‘umiral siya bago [protos] pa ako.” Ayon sa 
Greek-English Lexicon nina Liddell at Scott, “ang 
[pro'tos] ay ginagamit paminsan-minsan kung saan 
ang ibig sabihin ay [pro'te-ros (nangangahulugang 
‘dati, nauna')].” (Nirebisa ni H. Jones, Oxford, 1968, 
p. 1535) Noong panahong iyon, ang araw ng Pasku- 
wa ay karaniwan nang itinuturing na unang araw 
ng Kapistahan ng mga Tinapay na Walang Pampa- 
alsa. Kaya naman ang orihinal na Griego, kaayon ng 
kaugaliang Judio, ay nagpapahiwatig na iniharap 
kay Jesus ang katanungang iyon nang araw bago 
ang Paskuwa. 

“Paghahanda.” Sa Juan 19:14, nang inilalahad 
ng apostol na si Juan ang huling bahagi ng paglili- 
tis kay Jesus sa harap ni Pilato, sinabi niya: “Ngayon 
ay paghahanda na ng paskuwa, mga ikaanim na 
oras na noon [ng umaga, sa pagitan ng 11:00 n.u. at 
tanghaling-tapat].” Sabihin pa, ito'y pagkatapos ng 
hapunan ng Paskuwa, na kinain noong gabing nag- 
daan. Mababasa ang katulad na mga pananalita sa 
mga talata 31 at 42. Dito, ang salitang Griego na pa- 
ra-skeu-e” ay isinaling “paghahanda.” Waring tumu- 
tukoy ang salitang ito, hindi sa araw bago ang 
Nisan 14, kundi sa araw bago ang lingguhang Sab- 
bath, na sa pagkakataong iyon ay isang ‘dakilang’ 
Sabbath, yamang ito'y naging Sabbath hindi la- 
mang dahil Nisan 15 noon, ang unang araw ng ak- 
tuwal na Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa, kundi dahil natapat din ito sa linggu- 
hang Sabbath. Makatuwiran naman ang ganitong 
paliwanag, sapagkat gaya ng nabanggit na, ang 
“Paskuwa” ay ginagamit kung minsan upang tumu- 
koy sa buong kapistahan.--Ju 19:31: tingnan ang 
PAGHAHANDA. 

Makahulang Kahulugan. Nang himukin ng 
apostol na si Pablo ang mga Kristiyano na mamuhay 


PASTOL 


nang malinis, binigyan niya ng makasagisag na 
kahulugan ang Paskuwa. Sinabi niya: “Sapagkat si 
Kristo nga na ating paskuwa ay inihain na.” (1Co 
5:7) Dito ay inihalintulad niya si Kristo Jesus sa kor- 
dero ng Paskuwa. Itinawag-pansin naman ni Juan 
na Tagapagbautismo si Jesus sa pagsasabing: “Ting- 
nan ninyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng 
kasalanan ng sanlibutan!” (Ju 1:29) Maaaring ang 
nasa isip ni Juan noon ay ang kordero ng Paskuwa, 
o kaya naman ay ang lalaking tupa na inihandog ni 
Abraham kapalit ng kaniya mismong anak na si 
Isaac o ang lalaking kordero na inihahandog sa altar 
ng Diyos sa Jerusalem bawat umaga at gabi.---Gen 
22:13, Exo 29:38-42. 

Ang ilang aspekto ng pagdiriwang ng Paskuwa ay 
natupad kay Jesus. Isa na rito ang pagliligtas sa mga 
panganay mula sa pagkapuksa sa kamay ng taga- 
puksang anghel sa pamamagitan ng dugong iwini- 
sik sa mga bahay sa Ehipto. Tinukoy ni Pablo ang 
mga pinahirang Kristiyano bilang ang kongrega- 
syon ng panganay (Heb 12:23), at si Kristo bilang 
ang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng ka- 
niyang dugo. (1Te 1:10, Efe 1:7) Hindi binabali ang 
alinmang buto ng kordero ng Paskuwa. Inihula na 
walang isa mang buto ni Jesus ang babaliin, at na- 
tupad ito noong mamatay siya. (Aw 34:20, Ju 19:36) 
Sa gayon, ang Paskuwang ipinagdiwang ng mga Ju- 
dio sa loob ng maraming siglo ay isa sa mga pitak 
ng Kautusan na nagsilbing anino ng mga bagay na 
darating at tumukoy kay Jesu-Kristo, “ang Kordero 
ng Diyos.”---Heb 10:1: Ju 1:29. 


PASTOL. Isang tao na nag-aalaga, nagpapaka- 
in, at nagbabantay sa mga tupa o mga kawan na bi- 
nubuo kapuwa ng mga tupa at mga kambing. (Gen 
30:35, 36, Mat 25:32, tingnan ang Tura.) Ang ha- 
napbuhay ng mga pastol ay mula pa noong pana- 
hon ng anak ni Adan na si Abel. (Gen 4:2) Bagaman 
sa ibang lugar ay itinuturing silang mararangal, sa 
Ehipto, kung saan pagsasaka ang pangunahing ha- 
napbuhay, ay hinahamak ang mga pastol.---Gen 
46:34. 

Kadalasan, ang may-ari, ang kaniyang mga anak 
(kapuwa ang mga lalaki at mga babae), o iba pang 
kamag-anak ang nag-aalaga sa kawan. (Gen 29:9, 
30:31, 1Sa 16:11) Sa mga mayayaman na gaya ni 
Nabal, ang mga lingkod nila ang nagtatrabaho bi- 
lang mga pastol, at maaaring may isang punong 
pastol o pangunahing pastol na nangangasiwa sa 
iba pang mga pastol. (1Sa 21:7: 25:7, 14-17) Kapag 
ang may-ari o ang mga miyembro ng kaniyang pa- 
milya ang nagpapastol sa mga hayop, kadalasa'y 
napapabuti ang kawan. Ngunit ang taong upahan ay 
hindi laging may gayong personal na interes para 
sa kawan, kaya naman kung minsa'y napapahamak 
ang kawan.---Ju 10:12, 13. 


864 


Maaaring kabilang sa mga kagamitan ng pas- 
tol ang isang tolda (Isa 38:12), isang kasuutang 
maipambabalot niya sa kaniyang sarili (Jer 43:12), 
isang tungkod at isang panghilagpos na pandepen- 
sa, isang supot na pinaglalagyan niya ng kaniyang 
mga panustos na pagkain (1Sa 17:40, Aw 23:4), at 
isang mahaba at nakakurbang baston o tungkod na 
ginagamit upang akayin ang kawan (Lev 27:32, Mik 
7:14). 

Ang pagala-galang mga pastol, gaya ni Abraham, 
ay tumahan sa mga tolda at nagpalipat-lipat ng lo- 
kasyon dahil sa paghahanap ng pastulan para sa ka- 
nilang mga kawan. (Gen 13:2, 3, 18) Gayunman, sa 
ilang kaso, ang may-ari ng mga hayop ay nananati- 
li sa isang partikular na lokasyon, na kaniyang taha- 
nan o pinakakampo, samantalang ang mga lingkod 
niya o ang ilang miyembro ng kaniyang pamilya ay 
naglalakbay kasama ng kawan.—Gen 37:12-17; 1Sa 
25:2, 3, 7, 15, 16. 


Talaga bang kilala ng mga tupa 
ang tinig ng kanilang pastol? 


Kung minsan, ang mga kawan ng iba't ibang pas- 
tol ay magkakasamang ikinukulong sa iisang kulu- 
ngan ng tupa kapag gabi, anupat may isang bantay- 
pinto na nagbabantay sa mga ito. Kinaumagahan, 
pagdating ng mga pastol, tinatawag nila ang kani- 
lang kawan, at ang mga tupa ay tumutugon sa ka- 
nilang pastol at tanging sa kaniya lamang. Pagkata- 
pos, naglalakad ang pastol sa unahan ng kawan 
upang akayin ito tungo sa pastulan. (Ju 10:1-5) Ba- 
tay sa kaniyang personal na obserbasyon sa Sirya at 
Palestina noong ikalabinsiyam na siglo, ganito ang 
isinulat ni W. M. Thomson: “[Ang mga tupa] ay na- 
pakaaamo at napakahusay ng pagkakasanay anupat 
sumusunod sila sa kanilang tagapag-alaga taglay 
ang lubusang pagpapasakop. Inaakay niya sila papa- 
labas ng kulungan, o mula sa kanilang mga bahay 
sa mga nayon, patungo kung saanman niya naisin. 
Yamang marami ang mga kawan sa lugar na gaya 
nito, ang bawat kawan ay nagkakani-kaniyang lan- 
das, at tungkulin ng pastol na ihanap sila ng pastu- 
lan. Kaya naman, mahalaga na maturuan silang su- 
munod, at huwag lumihis patungo sa walang-bakod 
at nakatutuksong mga bukid ng mais na nasa mag- 
kabilang gilid ng daan. Tiyak na mapapahamak ang 
alinman sa mga tupa na lilihis patungo roon. Pa- 
minsan-minsan, tumatawag ang pastol nang mala- 
kas at matinis upang ipaalaala na siya'y naroroong 
kasama nila. Kilala nila ang kaniyang tinig, at su- 
musunod sila sa kaniya; ngunit kung ibang tao ang 
tatawag, hihinto sila, itataas ang kanilang ulo dahil 
sa pangamba, at, kung uulitin iyon, uurong sila at 
tatakas, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng ibang 


865 


tao. Hindi ito kathang-isip ng isang talinghaga, ito 
ang payak na katotohanan. Paulit-ulit kong ginawa 
ang pag-eeksperimentong ito. Ang pastol ay nauu- 
na, hindi lamang para ituro ang daan kundi upang 
tingnan din kung ito ay praktikal at ligtas.”-- The 
Land and the Book, nirebisa ni J. Grande, 1910, 
p. 179. 

Kahawig nito, ganito ang komento ni J. L. Porter 
sa The Giant Cities of Bashan and Syria's Holy 
Places: “Inakay ng mga pastol ang kanilang mga ka- 
wan papalabas sa mga pintuang-daan ng lunsod. 
Tanaw na tanaw namin sila, at pinanood namin 
sila at wiling-wiling pinakinggan sila. Libu-libong 
mga tupa at mga kambing ang naroroon, pangkat- 
pangkat sa makakapal at halu-halong karamihan. 
Nakatayong sama-sama ang mga pastol hanggang 
sa ang lahat [ng tupa] ay makalabas. Pagkatapos ay 
naghiwa-hiwalay sila, anupat bawat pastol ay nag- 
kani-kaniyang landas, at samantalang humahayo 
ay bumibigkas siya ng isang matinis at kakaibang 
panawagan. Naririnig sila ng mga tupa. Sa pasimula 
ay parang hinahalukay ang karamihang ito: pagka- 
tapos ay nagsimula silang maghiwa-hiwalay patu- 
ngo sa mga direksiyong pinuntahan ng mga pastol, 
humaba nang humaba ang gumagalaw na mga lin- 
yang ito hanggang sa ang halu-halong karamihang 
iyon ay maging animo'y pagkahaba-habang batis 
na buhay na humuhugos kasunod ng kani-kanilang 
lider.”--1868, p. 45. 

Sa kinagabihan, ang mga hayop ay dinadala ng 
pastol pabalik sa kulungan, kung saan tumatayo 
siya sa may pinto at binibilang niya ang mga tupa 
habang dumaraan ang mga ito sa ilalim ng kani- 
yang tungkod o ng kaniyang mga kamay.—Lev 
27:32; Jer 33:13; tingnan ang KULUNGAN NG TUPA. 

Isang Napakahigpit na Uri ng Pamumuhay. 
Hindi madali ang buhay ng isang pastol. Nakalantad 
siya kapuwa sa init at lamig, at nakararanas din siya 
ng mga gabing walang tulog. (Gen 31:40; Luc 2:8) 
Sa kabila ng panganib sa kaniyang sarili, ipinagsa- 
sanggalang niya ang kawan laban sa mga maninila, 
gaya ng mga leon, mga lobo, at mga oso, pati na sa 
mga magnanakaw. (Gen 31:39; 1Sa 17:34-36; Isa 
31:4; Am 3:12; Ju 10:10-12) Ang pastol ay kaila- 
ngang magbantay upang huwag mangalat ang ka- 
wan (1Ha 22:17), maghanap kapag may mga tu- 
pang nawawala (Luc 15:4), magbuhat sa kaniyang 
dibdib ng mga korderong mahihina o pagód (Isa 
40:11), at mag-alaga ng mga tupang may sakit 
at sugatán—anupat binebendahan ang mga ba- 
ling buto at pinapahiran ng langis ng olibo ang 
mga sugat. (Aw 23:5; Eze 34:3, 4; Zac 11:16) Kaila- 
ngan siyang magpakaingat kapag nagpapastol ng 
mga tupang babae na nagpapasuso. (Gen 33:13) 
Araw-araw, karaniwa'y sa katanghalian, pinaiinom 


PASTOL 


ng pastol ang kawan. (Gen 29:3, 7, 8) Kapag ang 
mga hayop ay pinaiinom malapit sa mga balon, kai- 
langang punuin ng tubig ang mga inumang nakala- 
pag sa lupa o mga labangan. (Exo 2:16-19; ihambing 
ang Gen 24:20.) Paminsan-minsan, hindi nagiging 
kaayaaya ang pagtatagpo ng mga pastol doon sa 
mga balon.—Gen 26:20, 21. 

Ang pastol ay may karapatan sa isang bahagi ng 
pakinabang mula sa kawan (1Co 9:7), at madalas, 
mga hayop ang ibinibigay sa kaniya bilang kabaya- 
ran (Gen 30:28, 31-33; 31:41), bagaman kung min- 
san ay salapi. (Zac 11:7, 12) Baka kailangan niyang 
magbayad para sa mga nawala (Gen 31:39), ngunit 
sa ilalim ng tipang Kautusan, walang hinihinging 
kabayaran para sa isang hayop na nilapa ng maba- 
ngis na hayop.---Exo 22:13. 

Sa pangkalahatan, ang mga bagay na nasabi 
tungkol sa isang pastol ay maikakapit din sa taga- 
pag-alaga ng kawan [sa Ingles, herdsman]. Gayun- 
man, hindi lamang mga tupa at mga kambing 
ang inaalagaan ng isang tagapag-alaga ng kawan. 
Mayroon ding mga tagapagpastol ng mga baka, 
mga asno, mga kamelyo, at mga baboy.---Gen 
12:16, 13:7, 8; Mat 8:32, 33. 

Makasagisag at Makatalinghaga. Si Jehova 
ay isang Pastol na maibiging nangangalaga sa kani- 
yang mga tupa, samakatuwid nga, sa kaniyang ba- 
yan. (Aw 23:1-6, 80:1: Jer 31:10, Eze 34:11-16, 1Pe 
2:25) Ang kaniyang Anak na si Jesu-Kristo ang “da- 
kilang pastol” (Heb 13:20) at ang “punong pastol,” at 
sa ilalim ng pangangasiwa nito, ang mga taga- 
pangasiwa sa mga kongregasyong Kristiyano ay 
nagpapastol sa kawan ng Diyos nang maluwag sa 
kanilang kalooban, walang pag-iimbot, at may pa- 
nanabik. (1Pe 5:2-4) Tinukoy ni Jesus ang kaniyang 
sarili bilang “ang mabuting pastol,” isang pastol na 
tunay na nahahabag sa “mga tupa,” at ipinakita niya 
ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaniyang ka- 
luluwa alang-alang sa kanila. (Ju 10:11, tingnan ang 
Mat 9:36.) Ngunit gaya ng inihula, nangalat ang ka- 
wan nang saktan “ang mabuting pastol.”---Zac 13:7, 
Mat 26:31. 

Sa Bibliya, ang terminong “mga pastol” ay tumu- 
tukoy kung minsan sa mga tagapamahala at mga li- 
der ng mga Israelita, kapuwa sa tapat at sa di-tapat. 
(Isa 63:11: Jer 23:1-4: 50:6, Eze 34:2-10, ihambing 
ang Bil 27:16-18: Aw 78:70-72.) Sa katulad na pa- 
raan, ang terminong “mga pastol" ay kumakapit 
sa mga lider ng ibang mga bansa. (Jer 25:34-36, 
49:19: Na 3:18; ihambing ang Isa 44:28.) Sa Jere- 
mias 6:3, waring ang “mga pastol” ay kumakatawan 
sa mga kumandante ng mga hukbong sumasalakay. 
Sa isang larawan ng pagsasauli, binabanggit na 
doo'y magkakaroon ng mga pastol kasama ang ka- 
nilang mga kawan (Jer 33:12), samantalang inihula 


PASTULAN 


naman na magiging lubus-lubusan ang pagkati- 
wangwang ng Babilonya anupat ‘wala man lamang 
pastol na magpapahiga roon ng kaniyang kawan." 
--Isa 13:20. 

Sa Apocalipsis 12:5, ang “pagpapastol sa mga 
bansa taglay ang isang tungkod na bakal ay na- 
ngangahulugan ng kanilang pagkapuksa.--Iham- 
bing ang Aw 2:9. 


PASTULAN. lupaing agrikultural, partikular 
na yaong ginagamit upang doon manginain ang 
mga hayop, na nakapalibot sa bawat isa sa 48 lun- 
sod ng mga Levita na nakapangalat sa Israel. Hindi 
kailanman dapat ipagbili ang mga lupaing ito, baga- 
man ang mga bahay sa mga lunsod ay maaa- 
ring ipagbili at saklaw ng tuntunin ng Jubileo. 
--Bil 35:2-5: Lev 25:32-34: Jos 21:41, 42. 

Ang laki ng mga pastulan ay “mula sa pader ng 
lunsod at hanggang sa layong isang libong siko 
[445 m, 1,458 piye] sa buong palibot.” Ngunit idi- 
nagdag ng sumunod ng talata: “Susukat kayo sa la- 
bas ng lunsod sa dakong silangan ng dalawang li- 
bong siko,” gayundin sa timog, kanluran, at hilaga. 
(Bil 35:4, 5) Maraming mungkahi ang inihaharap 
upang pagtugmain ang dalawang sukat na ito. Iti- 
natawag-pansin ng ilan na sa unang talata, ang 
Griegong Septuagint ay kababasahan ng “dalawang 
libo” sa halip na “isang libo.” Gayunman, ang teks- 
tong Hebreo at maging ang Latin na Vulgate at ang 
Syriac na Peshitta ay kababasahan ng “isang libo.” 
Inihaharap naman ng mga Judiong komentarista 
ang posibilidad na ang unang isang libong siko (Bil 
35:4) ay hantad na lugar at ginamit bilang mga ta- 
niman ng olibo at para sa mga kuwadra ng mga ha- 


| 
1,000 siko | 
| 
| 
| 
800 siko | 
800 
LUNSOD |809 
| 
| 
| 
| 1,000 siko 
| 


2,800 siko - 800 siko [laki ng lunsod] = 2,000 siko 


866 


yop, samantalang ang ikalawang sukat (Bil 35:5) ay 
para sa aktuwal na mga dakong mapanginginainan 
o mga pastulan at para rin sa mga bukid at mga 
ubasan, anupat may kabuuang 3,000 siko sa bawat 
panig. 

Gayunman, yamang ito'y pagbibigay ng mga ka- 
hulugang hindi naman tuwirang sinasabi sa mga 
tekstong iyon, may isa pang paliwanag na waring 
mas posible. Naniniwala ang ilang komentarista na 
ang mga sukat ay nangangahulugang itinakda ang 
pastulan sa pamamagitan ng pagsukat ng 1,000 siko 
mula sa apat na panig ng lunsod, samakatuwid nga, 
silangan, kanluran, hilaga, at timog. Kung tungkol 
sa 2,000 siko sa bawat panig, naniniwala sila na ang 
pananalitang “sa labas ng lunsod” ay nangangahu- 
lugan na ang 2,000 sikong ito ay hindi sinukat mula 
sa mga pader ng lunsod palabas kundi sukat ito ng 
bawat isa sa apat na gilid ng dakong pastulan kung 
susukatin ang kahabaan ng mga hangganan nito. 
Kung gayon, mangangahulugan ito na ang lugar na 
inuukupa ng “lunsod na nasa gitna" ay hindi kasama 
sa sukat na 2,000 siko. Sa pamamagitan ng paliwa- 
nag na ito at gaya ng ipinakikita ng dayagram 
sa kaliwa, mapagtutugma ang dalawang set ng mga 
sukat. 

Sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa templo, ang 
santuwaryo ay magkakaroon ng 50 siko “bilang pas- 
tulan sa bawat panig.” (Eze 45:2) Ang lunsod na “Si 
Jehova Mismo ay Naroroon" na nakita ng propeta sa 
pangitain ay may mga pastulan na 250 siko sa ba- 
wat panig. (Eze 48:16, 17, 35) Sa 1 Cronica 5:16, 
may binanggit na mga pastulan may kaugnayan sa 
“Saron,” na pinaniniwalaan ng ilan na isang rehiyon 
o bayan noon sa S ng Jordan. Ang salitang Hebreo 
na isinalin bilang “pastulan” sa binanggit na mga ta- 
lata ay lumilitaw rin sa Ezekiel 27:28, kung saan gi- 
namit ito may kaugnayan sa Tiro, ang lunsod na iti- 
nayo sa baybayin at sa isang pulo. Sa talatang ito, 
ang salitang iyon ay isinalin bilang “(mga) bayba- 
yin” (Mo, JB), “mga karatig na lupain” (RS), “lantad 
na lupain” (NW), at “mga distritong kabukiran” (Le), 
kaya naman marahil ay ipinahihiwatig ng hula na 
yaong mga nasa kahabaan ng baybayin malapit sa 
Tiro ay mananaghoy dahil sa pagbagsak nito. 

Nagkaroon ng mahalagang dako ang mga kawan 
sa buhay ng maraming Israelita, anupat nangaila- 
ngan sila ng mga pastulan kung saan makapangi- 
nginain ang kanilang mga tupa at mga kambing. 
(2Sa 7:8, 1Cr 4:39-41) Kahirapan ang idinulot ng ka- 
walan ng pastulan para sa mga kawan. (Gen 47:3, 4) 
Sa kabilang dako naman, nakakatulong sa pagkaka- 
roon ng kasaganaan at kapayapaan kapag marami 
ang lupaing mapanginginainan ng mga hayop. (Isa 
30:23, Aw 65:12, 13, 23:2) Kung palalawakin ang 
pagkakapit, lubusang pagkatiwangwang ang ipina- 
hihiwatig ng pinabayaang pastulan (Isa 27:10), sa- 


867 


mantalang pananauli naman ng kapayapaan at mu- 
ling pagtatamo ng lingap ang ipinahihiwatig kapag 
ang mga pastulan ay muling ginagamit. (Isa 65: 10, 
Jer 23:3, 33:12, 50:19: Mik 2:12) Kung paanong ina- 
akay ng isang maibiging pastol ang mga tupa patu- 
ngo sa mga pastulan na doo'y ligtas at may kasaga- 
naan ang mga ito, gayon din pinapatnubayan at 
pinangangalagaan ni Jehova ang kaniyang bayan. 
--Aw 79:13, 95:7: 100:3; Eze 34:31. 


PASUR. 

1. Ama ng Gedalias na isa sa mga prinsipe ng 
Juda na may pananagutan sa paghahagis kay Jere- 
mias sa imbakang-tubig.--Jer 38:1, 4, 6. 

2. Isang prinsipe sa delegasyong isinugo ni Ha- 
ring Zedekias upang sumangguni kay Jeremias may 
kinalaman sa kinabukasan ng Jerusalem. (Jer 21: 
1, 2) Hiniling din ni Pasur sa hari na ipapatay si Je- 
remias. (Jer 38:1, 4, 6) Si Pasur ay tinatawag sa da- 
lawang bahaging ito bilang “anak ni Malkias.” Ang 
pamilya ng mga saserdote na bumalik mula sa pag- 
katapon sa Babilonya ay nagtataglay ng gayunding 
kawing sa kanilang talaangkanan, si “Pasur na anak 
ni Malkias.” (1Cr 9:12, Ne 11:12) Kung isa ngang sa- 
serdote ang prinsipeng si Pasur, maaaring siya nga 
ang pinagkunan ng “mga anak ni Pasur” (Blg. 4) ng 
kanilang pangalan. 

3. Isang saserdote, “anak [o inapo] ni Imer,... 
nangungunang komisyonado sa bahay ni Jehova.” 
Nang tutulan ni Pasur ang mga hula ni Jeremias, si- 
naktan niya ito at inilagay ito sa mga pangawan at 
pinalaya ito nang sumunod na araw. Bilang resulta, 
sa pamamagitan ni Jeremias ay inihula ni Jehova 
ang pagkatapon at kamatayan ni Pasur sa Babilonya 
at, alinsunod dito, pinalitan niya ang pangalan ni- 
tong Pasur at ginawang “Pagkatakot sa buong pali- 
bot” (Heb., Maghohr' missa-viv') (Jer 20:1-6), isang 
pananalitang lumilitaw nang ilang ulit sa aklat ni 
Jeremias.---Jer 6:25, 20:3, 10; 46:5: 49:29. 

4. “Ang mga anak ni Pasur" ay isang sambaha- 
yan ng mga saserdote sa panig ng ama, na ang 
1,247 sa kanila ay bumalik mula sa pagkatapon ka- 
sama ng saserdoteng si Jesua noong 537 B.C.E. (Ezr 
2:1, 2, 36, 38, Ne 7:41) Anim sa kanila ang nag- 
asawa ng mga babaing banyaga ngunit pinaalis 
nila ang mga ito nang dumating si Ezra noong 
468 B.C.E.--Ezr 10:22, 44: tingnan ang Blg. 2. 

5. Isang saserdote o ang ninuno ng isang saser- 
dote na noong panahon ni Gobernador Nehemias ay 
sumuporta sa tipan na huwag kumuha ng mga asa- 
wang banyaga.---Ne 9:38, 10:1, 3, 8. 


PATARA. Ang daungang-dagat ng Licia kung 
saan ang apostol na si Pablo at ang kaniyang mga 
kasamahan ay lumipat sa isang barko na maglala- 
yag patungong Fenicia, malamang na noong 56 C.E. 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


(Gaw 21:1, 2) Ang Patara ay iniuugnay ngayon sa 
sinaunang mga guho sa nayon ng Gelemish na nasa 
bulubunduking TK baybayin ng Asia Minor at mga 
10 km (6 na mi) sa S ng bukana ng Ilog Xanthus 
(Koca). Ito ay nagsilbing himpilang daungan para 
sa mga barkong mula sa Italya, Ehipto, Sirya, at 
iba pang mga lugar, at ito ang pangunahing dau- 
ngan ng mga lunsod na nasa kahabaan ng libis ng 
Ilog Xanthus. 

Sa Gawa 21:1, idinagdag ng ilang sinaunang ma- 
nuskrito ang “at Mira” pagkatapos ng Patara. Kung 
tama ang pagdaragdag na ito, ang barkong sinak- 
yan ni Pablo mula sa Mileto ay alinman sa lumam- 
pas sa Patara o dumaong doon, anupat ang aktuwal 
na paglipat sa ibang barko ay naganap sa Mira, hin- 
di sa Patara. 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG 
PAGTATALAGA. Ang patiunang kaalaman ay 
nangangahulugan ng pagkaalam sa isang bagay 
bago iyon mangyari o umiral. Sa Bibliya, panguna- 
hin itong iniuugnay sa Diyos na Jehova na Mayla- 
lang at sa kaniyang mga layunin, bagaman hindi sa 
lahat ng pagkakataon. Ang patiunang pagtatala- 
ga naman ay nangangahulugan ng patiunang pag- 
tatakda, o pagpapasiya na maganap o umiral ang 
isang bagay. 

Mga Salita sa Orihinal na Wika. Ang mga 
salita na karaniwang isinasalin bilang “patiunang 
alamin,” “patiunang kaalaman,” at “patiunang itala- 
ga” ay masusumpungan sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, bagaman ang kahawig na mga ideya ay 
matatagpuan din sa Hebreong Kasulatan. 

Ang “patiunang kaalaman” ay isinalin mula sa 
Griegong pro'gno-sis (nanggaling sa pro, sa unahan, 
at gno'sis, kaalaman). (Gaw 2:23; 1Pe 1:2) Ang ka- 
ugnay na pandiwang pro-gi-no'sko ay dalawang be- 
ses na ginamit may kinalaman sa mga tao: nang sa- 
bihin ni Pablo na ang ilang Judio ay “dati nang 
nakakakilala” sa kaniya, at nang tukuyin ni Pedro 
ang “patiunang kaalamang” taglay ng mga pina- 
tungkulan niya ng kaniyang ikalawang liham. (Gaw 
26:4, 5: 2Pe 3:17) Sa huling nabanggit na kaso, ma- 
liwanag na hindi lubusan ang gayong patiunang ka- 
alaman, samakatuwid nga, hindi iyon nangahulu- 
gan na alam ng mga Kristiyanong iyon ang lahat ng 
detalye hinggil sa panahon, lugar, at sirkumstansi- 
ya ng panghinaharap na mga pangyayari at kalaga- 
yan na tinalakay ni Pedro. Ngunit may ideya sila sa 
kung ano ang aasahan, dahil naipagbigay-alam ito 
sa kanila bilang resulta ng pagkasi ng Diyos kay Pe- 
dro at sa iba pang mga manunulat ng Bibliya. 

Ang “patiunang italaga” ay isinalin mula sa 
Griegong pro-oriʻzo (nanggaling sa pro, sa una- 
han, at hori'zo, itakda ang mga hangganan). Ang 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


kahulugan ng pandiwang Griego na hori'z0 ay ma- 
kikita sa sinabi ni Jesu-Kristo na siya, bilang ang 
“Anak ng tao,” ay “yayaon ayon sa itinakda [horri- 
sme'non]." Sinabi ni Pablo na “itinalaga [itinakda, ho- 
ri'sas] niya [ng Diyos] ang mga takdang panahon at 
ang tiyak na mga hangganan ng pananahanan ng 
mga tao.” (Luc 22:22, Gaw 17:26) Ang gayunding 
pandiwa ay ginagamit may kinalaman sa pagpapa- 
siya ng mga tao, gaya noong “magpasiya [hori:san]' 
ang mga alagad na magpadala ng tulong sa kani- 
lang nagdarahop na mga kapatid. (Gaw 11:29) Ga- 
yunman, sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
espesipikong mga pagtukoy sa patiunang pagtatala- 
ga ay tanging sa Diyos lamang ikinakapit. 

Mga Salik na Dapat Kilalanin. Upang mau- 
nawaan ang patiunang kaalaman at patiunang pag- 
tatalaga ng Diyos, may ilang salik na dapat kilala- 
nin. 

Una, malinaw na sinasabi sa Bibliya na may kaka- 
yahan ang Diyos na patiunang alamin at patiunang 
italaga ang mga bagay-bagay. Iniharap ni Jehova 
mismo bilang patotoo ng kaniyang pagka-Diyos ang 
kakayahan niyang ito na patiunang makaalam at 
patiunang magtalaga ng mga gawa ng pagliligtas, 
gayundin ng mga gawa ng paghatol at pagpaparu- 
sa, at pagkatapos ay isakatuparan ang mga iyon. 
Naging saksi sa katotohanang ito ang kaniyang pi- 
ling bayan. (Isa 44:6-9, 48:3-8) Ang gayong patiu- 
nang kaalaman at patiunang pagtatalaga ng Diyos 
ang saligan ng lahat ng tunay na hula. (Isa 42:9: Jer 
50:45: Am 3:7, 8) Hinamon ng Diyos ang mga ban- 
sang sumasalansang sa kaniyang bayan na patuna- 
yan ang inaangkin nilang pagkadiyos ng kanilang 
mga makapangyarihan at ng kanilang mga diyos na 
idolo, anupat nanawagan siya sa kanila na humula 
ng katulad na mga gawa ng pagliligtas o paghatol at 
pagkatapos ay pangyarihin ang mga iyon. Ipinakiki- 
ta ng pagiging inutil nila sa bagay na ito na ang ka- 
nilang mga idolo ay 'hangin at kabulaanan lamang." 
--Isa 41:1-10, 21-29, 43:9-15: 45:20, 21. 

Ang ikalawang salik na dapat isaalang-alang ay 
ang kakayahan at kalayaang magpasiya ng matata- 
linong nilalang ng Diyos. Ipinakikita ng Kasulatan 
na ibinibigay ng Diyos sa gayong mga nilalang ang 
pribilehiyo at pananagutan na gumawa ng mala- 
yang pagpili, na malayang makapagpasiya (Deu 30: 
19, 20; Jos 24:15), sa gayo'y pinananagot sila sa ka- 
nilang mga pagkilos. (Gen 2:16, 17: 3:11-19, Ro 
14:10-12, Heb 4:13) Kaya naman hindi sila hamak 
na mga robot lamang. Hindi masasabi na ang tao ay 
talagang nilalang ayon sa “larawan ng Diyos” kung 
wala siyang kakayahan at kalayaang magpasiya. 
(Gen 1:26, 27: tingnan ang KALAYAAN.) Makatuwiran 
lamang na walang pagkakasalungatan ang patiu- 
nang kaalaman ng Diyos (gayundin ang kaniyang 


868 


patiunang pagtatalaga) at ang kakayahan at kalaya- 
ang magpasiya ng kaniyang matatalinong nilalang. 

Ang ikatlong salik na dapat isaalang-alang, na na- 
kakaligtaan kung minsan, ay ang moral na mga 
pamantayan at mga katangian ng Diyos, kasama 
na ang kaniyang katarungan, pagkamatapat, kawa- 
lang-pagtatangi, pag-ibig, awa, at kabaitan. Sa ga- 
yon, ang anumang pagkaunawa sa paggamit ng 
Diyos ng kaniyang kapangyarihan na patiunang 
makaalam at patiunang magtalaga ay dapat na ma- 
kasuwato, hindi lamang ng ilan sa mga salik na ito, 
kundi ng lahat ng ito. Sabihin pa, ang anumang ba- 
gay na patiunang aalamin ng Diyos ay tiyak na 
mangyayari, anupat masasabi na may kakayahan 
siyang tawagin ang “mga bagay na wala na para 
bang ang mga iyon ay umiiral. ”---Ro 4:17. 


Patiuna bang alam ng Diyos ang lahat 
ng gagawin ng mga tao? 


Dahil dito ay bumabangon ang tanong: Wala bang 
limitasyon ang patiunang pag-alam ng Diyos sa 
mga bagay-bagay? Patiuna ba niyang nakikita at 
nalalaman ang lahat ng pagkilos sa hinaharap ng la- 
hat ng kaniyang mga nilalang na espiritu at tao? At 
patiuna ba niyang itinatalaga ang gayong mga pag- 
kilos o itinatadhana pa nga ang huling kahihinatnan 
ng lahat ng kaniyang nilalang, anupat ginagawa 
iyon bago pa man sila umiral? 

Sa kabilang banda, pinipili at pinagpapasiyahan 
ba ng Diyos kung ano ang kaniyang patiunang aa- 
lamin, sa gayo'y tinitingnan at inaalam niya ang 
mga bagay na ipinasiya niyang tingnan at alamin 
nang patiuna, samantalang hindi naman niya tini- 
tingnan o inaalam ang mga bagay na ipinasiya ni- 
yang huwag tingnan o alamin nang patiuna? At, sa 
halip na alam na ng Diyos ang walang-hanggang 
kahihinatnan ng kaniyang mga nilalang bago pa 
man sila umiral, hindi ba niya ito pinagpapasiyahan 
batay sa paghatol niya sa kanilang landasin sa bu- 
hay at sa napatunayang saloobin nila sa ilalim ng 
pagsubok? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay 
dapat na magmula sa Kasulatan mismo at sa impor- 
masyong inilalaan nito may kinalaman sa mga pag- 
kilos ng Diyos at sa mga pakikitungo niya sa kani- 
yang mga nilalang, kasama na yaong isiniwalat sa 
pamamagitan ng kaniyang Anak na si Kristo Jesus. 
-1Co 2:16. 

Ang turo ng pagtatadhana.. Ang pangmalas 
na walang limitasyon ang patiunang pag-alam ng 
Diyos sa mga bagay-bagay at na patiuna niyang iti- 
natalaga ang landasin at kahihinatnan ng lahat ng 
indibiduwal ay tinatawag na pagtatadhana. Ikinaka- 
tuwiran ng mga tagapagtaguyod nito na yamang 


869 


ang Diyos ay kataas-taasan at sakdal, dapat ay alam 
niya ang lahat ng bagay, hindi lamang ang nakara- 
an at ang kasalukuyan kundi pati ang hinaharap. 
Ayon sa konseptong ito, hindi sakdal ang Diyos 
kung hindi niya patiunang nalalaman ang lahat ng 
bagay hanggang sa kaliit-liitang detalye. Inihaharap 
nila ang mga halimbawang gaya ng nangyari sa 
kambal na mga anak ni Isaac, sina Esau at Jacob, bi- 
lang katibayan na patiunang itinatalaga ng Diyos 
ang mga nilalang bago sila isilang (Ro 9:10-13), at 
binabanggit nila ang mga tekstong gaya ng Efeso 1: 
4, 5 bilang ebidensiya na patiunang inalam at pati- 
unang itinalaga ng Diyos ang hinaharap ng lahat ng 
kaniyang nilalang bago pa man niya simulan ang 
paglalang. 

Mangyari pa, upang masabing tama ang ganitong 
pangmalas, dapat na kasuwato ito ng lahat ng salik 
na nabanggit na, pati na ng impormasyong inilala- 
an ng Kasulatan tungkol sa mga katangian, mga pa- 
mantayan, at mga layunin ng Diyos, at tungkol 
sa kaniyang matuwid na pakikitungo sa kaniyang 
mga nilalang. (Apo 15:3, 4) Kung gayon, angkop la- 
mang na isaalang-alang natin ang mga implikasyon 
ng turo ng pagtatadhana. 

Batay sa konseptong ito, bago lalangin ng Diyos 
ang mga anghel o ang makalupang tao, ginamit 
niya ang kaniyang kapangyarihan na patiunang ala- 
min ang mga bagay-bagay at sa gayo'y patiuna ni- 
yang nakita at nalaman ang lahat ng magiging 
resulta ng kaniyang paglalang, kasama na ang pag- 
hihimagsik ng isa sa kaniyang mga espiritung anak, 
ang paghihimagsik ng unang mag-asawa sa Eden 
(Gen 3:1-6, Ju 8:44), at ang lahat ng masasamang 
bunga ng gayong paghihimagsik hanggang sa kasa- 
lukuyan at sa hinaharap. Mangangahulugan ito na 
bago pa magsimula ang paglalang, ang lahat ng ka- 
balakyutang naganap sa kasaysayan (ang krimen at 
imoralidad, ang paniniil at ang dulot nitong pag- 
durusa, ang pagsisinungaling at pagpapaimbabaw, 
ang huwad na pagsamba at idolatriya) ay dati nang 
umiiral, bagaman sa kaisipan lamang ng Diyos, da- 
hil patiuna na niyang inalam ang kaliit-liitang detal- 
ye ng lahat ng mangyayari sa hinaharap. 

Kung talagang ginamit ng Maylalang ng sang- 
katauhan ang kaniyang kapangyarihan na patiu- 
nang alamin ang lahat ng pangyayari sa kasaysa- 
yan mula nang lalangin ang tao, mangangahulugan 
ito na ang lahat ng kabalakyutang naganap mula 
noon ay sinadyang pasimulan ng Diyos nang sabi- 
hin niya: “Gawin natin ang tao.” (Gen 1:26) Dahil sa 
mga nabanggit, nalalagay sa alanganin ang pagi- 
ging makatuwiran at mapananaligan ng konsepto 
ng pagtatadhana, lalo na yamang ipinakikita ng ala- 
gad na si Santiago na ang kaguluhan at ang iba 
pang buktot na mga bagay ay hindi nagmumula sa 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


makalangit na presensiya ng Diyos kundi sa halip 
ay “makalupa, makahayop, at makademonyo. ---San 
3:14-18. 

Wala nga bang limitasyon ang patiunang 
pag-alam ng Diyos sa mga bagay-bagay? Sa 
katunayan, ang pagsasabing hindi sakdal ang Diyos 
kung hindi niya alam ang lahat ng detalye ng lahat 
ng mga pangyayari at mga kalagayan sa hinaharap 
ay personal na opinyon lamang hinggil sa kasakda- 
lan. Ang kasakdalan, sa tamang kahulugan nito, ay 
hindi humihiling ng gayong lubus-lubusan at napa- 
kalawak na pagkakapit, yamang ang kasakdalan ng 
anumang bagay ay aktuwal na nakadepende sa 
ganap na pag-abot nito sa mga pamantayan ng 
kahusayan na itinakda ng isa na kuwalipikadong 
humatol dito. (Tingnan ang KASAKDALAN.) Sa kata- 
pus-tapusan, ang sariling kalooban at kaluguran ng 
Diyos, hindi ang mga opinyon o mga konsepto ng 
tao, ang mga salik na dapat pagbatayan kung sak- 
dal ang isang bagay.--Deu 32:4, 2Sa 22:31, Isa 
46:10. 

Bilang paglalarawan, walang alinlangang ang ka- 
pangyarihan ng Diyos ay sakdal at walang limi- 
tasyon. (1Cr 29:11, 12; Job 36:22, 37:23) Ngunit 
bagaman sakdal siya sa kalakasan, hindi ito nanga- 
ngahulugan na sa lahat ng pagkakataon ay gaga- 
mitin niya nang lubus-lubusan ang kaniyang ka- 
pangyarihan. Maliwanag na hindi iyon ginagawa ng 
Diyos, kung ginawa niya iyon noon, malamang na 
hindi lamang ilang sinaunang lunsod at ilang bansa 
ang napuksa, kundi baka pati ang lupa at ang lahat 
ng naririto ay matagal nang napawi dahil sa mga 
paglalapat ng Diyos ng kahatulan, na may kalakip 
na makapangyarihang mga pagpapamalas ng di- 
pagsang-ayon at poot, gaya noong Baha at sa iba 
pang mga pagkakataon. (Gen 6:5-8: 19:23-25, 29: 
ihambing ang Exo 9:13-16, Jer 30:23, 24.) Samaka- 
tuwid, ang paggamit ng Diyos ng kaniyang kapang- 
yarihan ay hindi walang patumangga kundi palagi 
itong inuugitan ng kaniyang layunin at tinitimba- 
ngan ng kaniyang awa kapag may saligan para 
roon.--Ne 9:31; Aw 78:38, 39, Jer 30:11, Pan 3:22, 
Eze 20:17. 

Sa katulad na paraan, kung ipapasiya ng Diyos, sa 
partikular na mga kaso, na gamitin ang kaniyang 
walang-limitasyong kakayahan na patiunang ala- 
min ang mga bagay-bagay sa paraang mapamili 
at sa antas na ikinalulugod niya, tiyak na walang 
tao o anghel ang may-kawastuang makapagsasabi: 
“Ano ang iyong ginagawa?” (Job 9:12, Isa 45:9: Dan 
4:35) Samakatuwid, ang isyu ay hindi ang kakaya- 
han, o kung ano ang kaya ng Diyos na patiunang 
tingnan, patiunang alamin, at patiunang italaga, 
sapagkat “sa Diyos ay posible ang lahat ng mga 
bagay.” (Mat 19:26) Ang isyu ay kung ano ang 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


minamarapat ng Diyos na patiunang tingnan, pati- 
unang alamin, at patiunang italaga, sapagkat “ang 
lahat ng kinalugdan niyang gawin ay kaniyang gi- 
nawa.”--Aw 115:3. 

Mapamiling paggamit ng patiunang kaala- 
man. Ang mapamiling paggamit ng Diyos sa ka- 
niyang kapangyarihan na patiunang alamin ang 
mga bagay-bagay, na kabaligtaran ng pagtatadha- 
na, ay dapat na makasuwato ng matuwid na mga 
pamantayan ng Diyos at makaayon niyaong isini- 
walat niya sa kaniyang Salita tungkol sa kaniyang 
sarili. Salungat sa teoriya ng pagtatadhana, ipinaki- 
kita sa maraming teksto na sinusuri ng Diyos ang 
situwasyong bumabangon at gumagawa siya ng pa- 
siya salig sa gayong pagsusuri. 

Halimbawa, inilalahad sa Genesis 11:5-8 na itinu- 
on ng Diyos ang kaniyang pansin sa lupa, sinuri 
niya ang situwasyon sa Babel, at, noong pagka- 
kataong iyon, ipinasiya niya kung anong pagkilos 
ang gagawin upang mapatigil ang tiwaling proyek- 
to roon. Nang lumago ang kabalakyutan sa Sodoma 
at Gomorra, ipinabatid ni Jehova kay Abraham ang 
kaniyang pasiya na magsiyasat (sa pamamagitan ng 
kaniyang mga anghel) upang “makita ko kung tala- 
gang gumagawi sila ayon sa daing tungkol doon na 
dumating sa akin, at kung hindi ay malalaman ko 
iyon.” (Gen 18:20-22, 19:1) Binanggit ng Diyos na 
'kinilala niya si Abraham, at nang ihahain na ni 
Abraham si Isaac, sinabi ni Jehova, “Sapagkat nga- 
yon ay nalalaman ko ngang ikaw ay may takot sa 
Diyos sa dahilang hindi mo ipinagkait sa akin ang 
iyong anak, ang iyong kaisa-isa. ”--Gen 18:19, 22:11, 
12: ihambing ang Ne 9:7, 8; Gal 4:9. 

Ang mapamiling paggamit ng patiunang kaala- 
man ay nangangahulugan na maaaring piliin ng 
Diyos na huwag patiunang alamin ang lahat ng 
pagkilos ng kaniyang mga nilalang sa hinaharap. 
Mangangahulugan iyan na ang buong kasaysayan 
mula sa paglalang ay hindi pag-uulit lamang ng 
mga pangyayari na patiuna nang nakita at naitala- 
ga ng Diyos, kundi sa halip ay buong-kataimtimang 
maiaalok ng Diyos sa unang mag-asawa ang pag- 
asang mabuhay nang walang hanggan sa isang 
lupa na walang kabalakyutan. Sa gayon, nang tagu- 
bilinan niya ang kaniyang unang mga taong anak 
na maging kaniyang sakdal at walang-kasalanang 
mga ahente upang punuin ang lupa ng kanilang 
mga supling at gawin iyon na isang paraiso, at ga- 
yundin upang supilin ang mga nilalang na hayop, 
ang ipinagkaloob niya sa kanila ay isang tunay na 
maibiging pribilehiyo na taimtim niyang ninais para 
sa kanila, anupat hindi niya sila basta binigyan ng 
isang atas na nakatalagang hindi nila maisasagawa. 
Bukod diyan, ang pagsasaayos ng Diyos ng isang 
pagsubok sa pamamagitan ng “punungkahoy ng 


870 


pagkakilala ng mabuti at masama” at ang paglalang 
niya ng “punungkahoy ng buhay" sa hardin ng Eden 
ay hindi walang-kabuluhan o mapangutyang mga 
pagkilos, na magkakagayon nga kung patiuna ni- 
yang alam na ang mag-asawa ay magkakasala at 
hindi kailanman makakakain mula sa “punungka- 
hoy ng buhay.”--Gen 1:28, 2:7-9, 15-17, 3:22-24. 

Ang pag-aalok sa isang tao ng isang bagay na 
lubhang kanais-nais salig sa mga kundisyong batid 
na antimano na hindi niya maaabot ay maliwanag 
na kapuwa kapaimbabawan at kalupitan. Ang pag- 
asang buhay na walang hanggan ay inihaharap sa 
Salita ng Diyos bilang isang tunguhin para sa lahat 
ng tao, isang tunguhin na posibleng maabot. Mata- 
pos himukin ang kaniyang mga tagapakinig na 'pa- 
tuloy na humingi ng mabubuting bagay mula sa 
Diyos, sinabi ni Jesus na ang isang ama ay hindi 
magbibigay ng bato o serpiyente sa kaniyang anak 
na humihingi ng tinapay o isda. Pagkatapos, upang 
ipakitang hindi binibigo ng kaniyang Ama ang lehi- 
timong mga hangarin ng isang tao, sinabi ni Jesus: 
“Samakatuwid, kung kayo, bagaman balakyot, ay 
marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa in- 
yong mga anak, lalo pa ngang higit na ang inyong 
Ama na nasa langit ay magbibigay ng mabubuting 
bagay sa mga humihingi sa kaniya?”--Mat 7:7-11. 

Sa gayon, ang mga paanyaya at mga pagkakata- 
ong tumanggap ng mga kapakinabangan at wa- 
lang-hanggang mga pagpapala ay inilagay ng Diyos 
nang may katapatan sa harap ng lahat ng tao. (Mat 
21:22, San 1:5, 6) Maaari niyang himukin nang 
buong kataimtiman ang mga tao na “manumbalik 
mula sa pagsalansang at patuloy na mabuhay, gaya 
ng paghimok niya sa bayan ng Israel. (Eze 18:23, 
30-32, ihambing ang Jer 29:11, 12.) Makatuwirang 
sabihin na hindi niya magagawa iyon kung patiuna 
niyang alam na bawat isa sa kanila ay nakatadhana 
nang mamatay dahil sa kabalakyutan. (Ihambing 
ang Gaw 17:30, 31, 1Ti 2:3, 4.) Gaya ng sinabi ni Je- 
hova sa Israel: “Ni sinabi ko man sa binhi ni Jacob, 
‘Hanapin ninyo ako nang walang kabuluhan.” Ako 
ay si Jehova, na nagsasalita ng bagay na matuwid, 
nagsasabi ng bagay na matapat. . . . Bumaling kayo 
sa akin at maligtas, lahat kayong nasa mga dulo ng 
lupa. ”--Isa 45:19-22. 

Sa gayunding diwa, ang apostol na si Pedro ay su- 
mulat: “Si Jehova ay hindi mabagal may kinalaman 
sa kaniyang pangako [hinggil sa dumarating na 
araw ng pagtutuos], gaya ng itinuturing ng ilang tao 
na kabagalan, kundi siya ay matiisin sa inyo sapag- 
kat hindi niya nais na ang sinuman ay mapuksa 
kundi nais niya na ang lahat ay makaabot sa pagsi- 
sisi.” (2Pe 3:9) Kung patiuna nang inalam at itinala- 
ga ng Diyos libu-libong taon ang kaagahan kung 
sinu-sinong indibiduwal ang tatanggap ng walang- 


871 


hanggang kaligtasan at kung sinu-sinong indibidu- 
wal ang tatanggap ng walang-hanggang kapuksa- 
an, baka itanong natin kung ano ang saysay ng 
gayong ‘pagtitiis’ ng Diyos at kung gaano kataimtim 
ang kaniyang pagnanais na “ang lahat ay makaabot 
sa pagsisisi.” Isinulat ng kinasihang apostol na si 
Juan na “ang Diyos ay pag-ibig,” at sinabi ng apos- 
tol na si Pablo na “inaasahan ng pag-ibig ang lahat 
ng bagay.’ (1Ju 4:8, 1Co 13:4, 7) Kasuwato ng nangi- 
ngibabaw na katangiang ito ng Diyos, maaasahan 
lamang na magpapakita siya ng isang tunay na ta- 
pat at mabait na saloobin sa lahat ng tao, anupat na- 
naisin niyang magtamo sila ng kaligtasan, maliban 
na lamang kung patunayan nilang hindi sila kara- 
pat-dapat at wala na silang pag-asang magbago. 
(Ihambing ang 2Pe 3:9, Heb 6:4-12.) Kaya naman 
binanggit ng apostol na si Pablo ang tungkol sa “ka- 
baitan ng Diyos [na] nagsisikap na akayin ka sa pag- 
sisisi.”--Ro 2:4-6. 

Bilang panghuli, kung sa pamamagitan ng patiu- 
nang kaalaman ng Diyos ay permanente nang pi- 
nagkaitan ng pagkakataong makinabang sa haing 
pantubos ni Kristo Jesus ang ilang indibiduwal, ma- 
rahil ay ang milyun-milyon pa nga, bago pa man 
sila isilang, anupat wala na silang anumang ma- 
gagawa upang maging karapat-dapat, hindi talaga 
masasabi na inilaan ang pantubos para sa lahat ng 
tao. (2Co 5:14, 15: 1Ti 2:5, 6; Heb 2:9) Maliwanag na 
hindi basta makasagisag na pananalita ang kawa- 
lang-pagtatangi ng Diyos. “Sa bawat bansa ang tao 
na natatakot sa [Diyos] at gumagawa ng katuwiran 
ay kaayaaya sa kaniya.” (Gaw 10:34, 35; Deu 10:17, 
Ro 2:11) Tunay na bukas sa lahat ng tao ang pagka- 
kataong “hanapin . . . ang Diyos, kung maaapuhap 
nila siya at talagang masusumpungan siya, baga- 
man, sa katunayan, hindi siya malayo sa bawat isa 
sa atin.” (Gaw 17:26, 27) Samakatuwid, hindi isang 
walang-katuturang pag-asa o walang-saysay na pa- 
ngako ang iniaalok ng Diyos sa katapusan ng aklat 
ng Apocalipsis: “Ang sinumang nakikinig ay mag- 
sabi: “Halika! At ang sinumang nauuhaw ay puma- 
rito, ang sinumang nagnanais ay kumuha ng tubig 
ng buhay nang walang bayad. ”---Apo 22:17. 

Ang mga Bagay na Patiunang Inalam at Pati- 
unang Itinalaga. Sa buong rekord ng Bibliya, 
ang patiunang pag-alam at patiunang pagtatalaga 
ng Diyos sa mga bagay-bagay ay palaging kaugnay 
ng kaniyang mga layunin at kalooban. Ang salitang 
“maglayon” ay nangangahulugan ng paglalagay ng 
isang bagay sa harapan bilang tunguhin o bagay na 
aabutin. (Ang salitang Griego na prothe-sis, isina- 
saling “layunin,” ay literal na nangangahulugang 
“paglalagay [ng isang bagay] sa harap o sa una- 
han.”) Yamang tiyak na magtatagumpay ang mga 
layunin ng Diyos, maaari niyang patiunang alamin 
ang magiging resulta ng mga iyon, ang sukdulang 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


katuparan ng kaniyang mga layunin, at maaari 
niyang patiunang italaga ang mga iyon pati na 
ang mga hakbang na mamarapatin niyang isagawa 
upang matupad ang mga iyon. (Isa 14:24-27) Kaya 
naman sinasabi ng Kasulatan na kaniyang “inaan- 
yuan’ o ‘hinuhubog’ (mula sa Hebreong ya-tsar, ka- 
ugnay ng salita para sa “magpapalayok” [Jer 18:4]) 
ang kaniyang layunin may kinalaman sa mga pang- 
yayari o mga pagkilos sa hinaharap. (2Ha 19:25, Isa 
46:11, ihambing ang Isa 45:9-13, 18.) Bilang ang 
Dakilang Magpapalayok, ‘pinakikilos ng Diyos ang 
lahat ng mga bagay ayon sa ipinapasiya ng kani- 
yang kalooban,’ kasuwato ng kaniyang layunin (Efe 
1:11), at 'pinangyayari niya na ang lahat ng kani- 
yang mga gawa ay magkatulung-tulong' sa ikabu- 
buti ng mga umiibig sa kaniya. (Ro 8:28) Samakatu- 
wid, sinasabi ng Diyos ang “wakas mula pa sa 
pasimula, at [ang] mga bagay na hindi pa nagagawa 
mula pa noong sinaunang panahon” partikular na 
kung ang mga iyon ay may kaugnayan sa kani- 
yang mga layunin na patiuna niyang itinalaga.---Isa 
46:9-13. 

Sakdal ang unang mag-asawa nang lalangin sila 
ng Diyos, at maaaring tingnan ng Diyos ang resulta 
ng lahat ng kaniyang gawang paglalang at sabi- 
hing iyon ay “napakabuti.” (Gen 1:26, 31; Deu 32:4) 
Sa halip na may-paghihinalang alamin kung ano 
ang gagawin ng mag-asawa sa hinaharap, sinasa- 
bi ng ulat na siya ay “nagpasimulang magpahi- 
nga.” (Gen 2:2) Maaari niyang gawin iyon yamang 
siya ang Makapangyarihan-sa-lahat at nagtataglay 
siya ng sukdulang karunungan, kaya naman walang 
pagkilos, kalagayan, o di-inaasahang pangyayari sa 
hinaharap ang maaaring maging balakid na di- 
mapagtatagumpayan o suliranin na di-malulutas 
upang makahadlang sa katuparan ng kaniyang la- 
yunin bilang Soberano. (2Cr 20:6; Isa 14:27, Dan 
4:35) Samakatuwid, walang saligan sa Kasulatan 
ang argumento ng pagtatadhana na diumano'y ma- 
nganganib ang mga layunin ng Diyos kung hin- 
di niya patiunang aalamin ang mga bagay-bagay, 
anupat ang mga iyon ay “laging posibleng masira 
dahil sa kawalan ng patiunang kaalaman, at kaila- 
ngan niyang patuluyang ituwid ang kaniyang kaa- 
yusan, kapag nawawala ito sa ayos, dahil sa di- 
inaasahang mga pagkilos ng mga nilalang na may 
kakayahang magpasiya.” Hindi rin magiging da- 
hilan ang mapamiling paggamit na ito ng patiu- 
nang kaalaman upang magkaroon ang kaniyang 
mga nilalang ng kapangyarihang “sirain ang mga 
pamamaraan [ng Diyos], pangyarihin na patuluyan 
siyang magbago ng isip, isailalim siya sa kaligali- 
gan, at dulutan siya ng kalituhan,” gaya ng inaang- 
kin ng mga nagtataguyod ng pagtatadhana. (Cyclo- 
pædia nina MClintock at Strong, 1894, Tomo VII, 
p. 556) Kung kahit ang makalupang mga lingkod ng 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


Diyos ay walang tunay na dahilan upang “mabalisa 
tungkol sa susunod na araw,” makatuwirang isipin 
na hindi rin nakadama o nakadarama ng gayong 
kabalisahan ang kanilang Maylalang, na sa kaniya'y 
gaya ng “isang patak mula sa timba” ang mga ban- 
sa.--Mat 6:34, Isa 40:15. 

May kinalaman sa mga grupo ng mga tao. 
May mga kaso ring binanggit kung saan talagang 
patiunang inalam ng Diyos ang landasing tatahakin 
ng partikular na mga grupo, mga bansa, o ng kara- 
mihan sa sangkatauhan, at sa gayon ay inihula niya 
ang pangkalahatang landasin ng kanilang mga pag- 
kilos sa hinaharap at patiuna niyang itinalaga kung 
anong kaukulang pagkilos ang gagawin niya may 
kinalaman sa mga iyon. Gayunman, sa kabila ng 
gayong patiunang pag-alam o patiunang pagtatala- 
ga, ang mga indibiduwal na kabilang sa gayong 
mga grupo o mga dibisyon ng sangkatauhan ay 
may kalayaan pa ring pumili ng partikular na lan- 
dasing tatahakin nila. Makikita ito sa sumusunod na 
mga halimbawa: 

Bago ang Baha noong mga araw ni Noe, ipinata- 
lastas ni Jehova ang kaniyang layunin na pasapitin 
ang pagpuksang iyon, na papawi sa buhay ng mga 
tao at mga hayop. Gayunman, ipinakikita ng ulat ng 
Bibliya na ipinasiya iyon ng Diyos pagkatapos na 
umiral ang mga kalagayan na humiling ng gayong 
pagkilos, kasama na ang karahasan at iba pang ka- 
samaan. Karagdagan pa, nagsuri ang Diyos, na “na- 
kaaalam sa puso ng mga anak ng sangkatauhan,” at 
nasumpungan niya na “ang bawat hilig ng mga ka- 
isipan ng puso ng mga tao ay masama na lamang sa 
lahat ng panahon.” (2Cr 6:30, Gen 6:5) Gayunman, 
may mga indibiduwal, si Noe at ang kaniyang pa- 
milya, na nagtamo ng lingap ng Diyos at hindi na- 
puksa.--Gen 6:7, 8: 7:1. 

Sa katulad na paraan, binigyan ng Diyos ang ban- 
sang Israel ng pagkakataong maging “isang kahari- 
an ng mga saserdote . . . at isang banal na bansa” 
kung iingatan nila ang kaniyang tipan, ngunit pag- 
karaan ng mga 40 taon noong papasok na sa Lupang 
Pangako ang bansa, inihula ni Jehova na sisirain nila 
ang kaniyang tipan at na iiwan niya sila bilang isang 
bansa. Gayunman, may saligan ang patiunang kaa- 
lamang ito, yamang kinakitaan na sila ng pagiging 
masuwayin at mapaghimagsik bilang isang bansa. 
Kaya naman sinabi ng Diyos: “Sapagkat nalalaman 
kong lubos ang kanilang hilig na tumutubo sa kani- 
la ngayon bago ko sila dalhin sa lupain na isinumpa 
ko.” (Exo 19:6; Deu 31:16-18, 21: Aw 81:10-13) Maa- 
aring alamin ng Diyos nang patiuna kung ano ang 
magiging mga resulta ng gayong nakikitang hilig 
anupat masasabi niya na hahantong iyon sa pagla- 
go ng kabalakyutan. Magkagayunman, hindi siya 
ang may pananagutan sa gayong mga kalagayan, 


872 


kung paanong ang isang tao na patiunang nakaalam 
na masisira ang isang gusali na ginamitan ng ma- 
hinang-klaseng materyales at hindi itinayo nang 
maayos ay walang pananagutan sa gayong pagka- 
sira. Nasasangkot dito ang bigay-Diyos na alituntu- 
nin na 'kung ano ang inihasik ay siya ring aanihin." 
(Gal 6:7-9, ihambing ang Os 10:12, 13.) Ang ilang 
propeta ay naghatid ng makahulang mga babala 
hinggil sa patiunang-itinalagang mga kapahayagan 
ng paghatol ng Diyos, na pawang salig sa dati nang 
umiiral na mga kalagayan at mga saloobin ng puso. 
(Aw 7:8, 9: Kaw 11:19, Jer 11:20) Ngunit kasabay 
nito, ang mga indibiduwal ay maaaring tumugon, at 
talaga namang may mga tumugon, sa payo, saway, 
at mga babala ng Diyos kung kaya naging karapat- 
dapat sila sa kaniyang pagsang-ayon.---Jer 21:8, 9; 
Eze 33:1-20. 

Ang Anak ng Diyos, na nakababasa rin ng puso 
ng mga tao (Mat 9:4: Mar 2:8, Ju 2:24, 25), ay pinag- 
kalooban ng Diyos ng kapangyarihan na patiunang 
makaalam ng mga bagay-bagay at humula siya 
hinggil sa panghinaharap na mga kalagayan, mga 
pangyayari, at mga kapahayagan ng paghatol ng 
Diyos. Inihula niya na tatanggap ng kahatulan ng 
Gehenna ang mga eskriba at mga Pariseo bilang 
isang grupo (Mat 23:15, 33) ngunit hindi niya sina- 
bi na ang bawat Pariseo o eskriba ay nakatalagang 
mapuksa, gaya ng pinatutunayan ng kaso ng apos- 
tol na si Pablo. (Gaw 26:4, 5) Inihula ni Jesus na sa- 
sapitan ng mga kaabahan ang di-nagsisising Jeru- 
salem at ang iba pang mga lunsod, ngunit hindi 
niya sinabi na ang bawat indibiduwal sa mga lunsod 
na iyon ay patiunang itinalaga ng kaniyang Ama na 
dumanas ng gayong mga kaabahan. (Mat 11:20-23, 
Luc 19:41-44, 21:20, 21) Patiuna rin niyang inalam 
ang kahahantungan ng hilig at saloobin ng puso ng 
mga tao at inihula niya ang mga kalagayang iiral sa 
sangkatauhan pagsapit ng “katapusan ng sistema 
ng mga bagay,” gayundin ang katuparan ng mga 
layunin ng Diyos. (Mat 24:3, 7-14, 21, 22) Sa katu- 
lad na paraan, ang mga apostol ni Jesus ay bumig- 
kas ng mga hula na nagpakita na patiunang alam ng 
Diyos ang pag-iral ng partikular na mga grupo, 
gaya ng “antikristo” (1Ju 2:18, 19: 2Ju 7), at maging 
ang kawakasan na patiunang itinalaga para sa ga- 
yong mga grupo.---2Te 2:3-12, 2Pe 2:1-3, Jud 4. 

May kinalaman sa mga indibiduwal. Bukod 
sa patiunang pag-alam ni Jehova sa mga bagay- 
bagay hinggil sa ilang grupo, may mga indibiduwal 
na espesipikong tinukoy sa mga hula ng Diyos. Ka- 
bilang sa mga ito sina Esau at Jacob (nabanggit na), 
ang Paraon noong panahon ng Pag-alis, si Samson, 
Solomon, Josias, Jeremias, Ciro, Juan na Tagapag- 
bautismo, Hudas Iscariote, at ang mismong Anak 
ng Diyos, si Jesus. 


873 


Sa kaso nina Samson, Jeremias, at Juan na Taga- 
pagbautismo, patiunang inalam ni Jehova ang ilang 
bagay tungkol sa kanila bago pa man sila isilang. 
Gayunman, hindi itinakda ng Diyos ang kanilang 
huling kahihinatnan. Sa halip, salig sa kaniyang pa- 
tiunang kaalaman, itinalaga ni Jehova na mamumu- 
hay si Samson alinsunod sa panata ng pagka-Naza- 
reo at pasisimulan niya ang pagliligtas sa Israel 
mula sa mga Filisteo, na maglilingkod si Jeremias 
bilang propeta, at na maghahanda ng daan si Juan 
na Tagapagbautismo bilang tagapagpauna ng Mesi- 
yas. (Huk 13:3-5; Jer 1:5: Luc 1:13-17) Bagaman lub- 
ha silang pinagpala na mabigyan ng gayong mga 
pribilehiyo, hindi ito naging garantiya na magtata- 
mo sila ng walang-hanggang kaligtasan o na mana- 
natili silang tapat hanggang kamatayan (bagaman 
silang lahat ay nanatiling tapat). Gayundin naman, 
inihula ni Jehova na ang isa sa maraming anak ni 
David ay panganganlang Solomon at patiuna niyang 
itinalaga na si Solomon ang magtatayo ng templo. 
(2Sa 7:12, 13; 1Ha 6:12, 1Cr 22:6-19) Ngunit baga- 
man pinaboran sa ganitong paraan at nagkapribile- 
hiyo pa ngang sumulat ng ilang aklat ng Banal na 
Kasulatan, si Solomon ay nahulog pa rin sa aposta- 
sya noong siya'y matanda na.--- 1Ha 11:4, 9-11. 

Sa kaso rin nina Esau at Jacob, hindi itinakda ng 
Diyos sa pamamagitan ng kaniyang patiunang kaa- 
laman kung ano ang kanilang magiging walang- 
hanggang kahihinatnan kundi, sa halip, ipinasiya 
niya, o patiuna niyang itinalaga, kung alin sa mga 
liping pambansa na magmumula sa dalawang anak 
na lalaki ang mangingibabaw. (Gen 25:23-26) Ipi- 
nahiwatig din ng inihulang pangingibabaw na ito na 
si Jacob ang magtatamo ng karapatan sa pagkapa- 
nganay, isang karapatan na doo'y kalakip ang pribi- 
lehiyong mapabilang sa linya ng angkan na pagmu- 
mulan ng ‘binhing’ Abrahamiko. (Gen 27:29, 28:13, 
14) Sa ganitong paraan, nilinaw ng Diyos na Jehova 
na ang pagpili niya ng mga indibiduwal para sa par- 
tikular na mga layunin ay hindi nalilimitahan ng 
mga kaugalian o mga pamamaraang kaayon ng ina- 
asahan ng tao. Ni nagkakaloob man ang Diyos ng 
mga pribilehiyo salig lamang sa mga gawa, anupat 
baka madama ng isa na ‘pinagpaguran’ niya ang ga- 
yong mga pribilehiyo at na kabayaran sa kaniya’ 
ang mga iyon. Idiniin ng apostol na si Pablo ang 
puntong ito nang ipakita niya kung bakit maaaring 
ipagkaloob ng Diyos sa mga bansang Gentil, salig sa 
di-sana-nararapat na kabaitan, ang mga pribilehiyo 
na dati'y waring nakalaan lamang para sa Israel. 
--Ro 9:1-6, 10-13, 30-32. 

Ang mga pagsipi ni Pablo may kinalaman sa “pag- 
ibig ni Jehova kay Jacob [Israel] at sa pagkapoot niya 
kay Esau [Edom]' ay hinalaw sa Malakias 1:2, 3, na 
isinulat matagal na panahon na pagkamatay nina 
Jacob at Esau. Kaya hindi naman talaga sinasabi ng 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


Bibliya na gayon ang opinyon ni Jehova sa kambal 
bago sila isilang. Kinikilala ng siyensiya na sa pana- 
hon ng paglilihi, ang malaking bahagi ng pangkala- 
hatang disposisyon at ugali ng bata ay natutukoy 
dahil sa henetikong mga salik mula sa bawat magu- 
lang. Walang alinlangang nakikita ng Diyos ang ga- 
yong mga salik; binanggit ni David na nakita ni 
Jehova “maging ang aking pagkabinhi.” (Aw 139:14- 
16: tingnan din ang Ec 11:5.) Hindi natin alam kung 
gaano kalaki ang naging epekto ng gayong kabati- 
ran ng Diyos sa isinagawa niyang patiunang pagta- 
talaga sa dalawang bata; gayunman, hindi dahil pi- 
nili niya si Jacob sa halip na si Esau ay naitadhana 
na sa pagkapuksa si Esau o ang mga inapo nito, ang 
mga Edomita. Maging ang mga indibiduwal mula sa 
isinumpang mga Canaanita ay nagkapribilehiyong 
makasama ng katipang bayan ng Diyos at tumang- 
gap ng mga pagpapala. (Gen 9:25-27: Jos 9:27: ting- 
nan ang CANAAN, CANAANITA Blg. 2.) Bagaman may- 
pananabik na hinangad ni Esau nang may pagluha 
ang “pagbabago ng isip” ng kaniyang amang si 
Isaac, iyon ay isa lamang walang-saysay na pag- 
tatangka upang baguhin ang pasiya ng kaniyang 
ama na mapunta lamang kay Jacob ang pantanging 
pagpapala para sa panganay. Samakatuwid, hindi 
iyon nagpahiwatig na pinagsisihan ni Esau sa harap 
ng Diyos ang kaniyang materyalistikong saloobin. 
--Gen 27:32-34: Heb 12:16, 17. 

Sa hula ni Jehova may kinalaman kay Josias, 
isang inapo ni David ang kinailangang tawagin sa 
gayong pangalan, at sinabi sa hula na kikilos ito la- 
ban sa huwad na pagsamba sa lunsod ng Bethel. 
(1Ha 13:1, 2) Pagkaraan ng mahigit sa tatlong siglo, 
isang hari na may gayong pangalan ang tumupad 
sa hulang ito. (2Ha 22:1, 23:15, 16) Magkagayun- 
man, hindi siya nakinig sa “mga salita ni Neco mula 
sa bibig ng Diyos,” at naging dahilan ito ng kani- 
yang kamatayan. (2Cr 35:20-24) Samakatuwid, ba- 
gaman patiunang inalam ng Diyos ang ilang detalye 
tungkol kay Josias at patiuna Niya siyang itinalaga 
ukol sa isang partikular na gawain, si Josias ay may- 
roon pa ring kakayahan at kalayaang magpasiya 
kung siya'y makikinig o magwawalang-bahala sa 
payo. 

Sa katulad na paraan, inihula ni Jehova nang 
halos dalawang siglo ang kaagahan na gagamitin 
niya ang isang manlulupig na nagngangalang Ciro 
upang palayain ang mga Judio mula sa Babilonya. 
(Isa 44:26-28, 45:1-6) Ngunit hindi sinasabi ng Bi- 
bliya na ang Persianong binigyan ng gayong panga- 
lan bilang katuparan ng hula ng Diyos ay naging 
isang tunay na mananamba ni Jehova, at ipinakiki- 
ta ng sekular na kasaysayan na patuloy siyang su- 
mamba sa huwad na mga diyos. 

Sa gayon, ang mga kasong ito ng patiunang pag- 
alam ng Diyos sa mga bagay-bagay bago isilang ang 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


isang indibiduwal ay hindi salungat sa Kaniyang isi- 
niwalat na mga katangian at ipinahayag na mga pa- 
mantayan. Ni may anumang indikasyon na pinilit 
ng Diyos ang mga indibiduwal na iyon na kumi- 
los nang labag sa kanilang sariling kalooban. Sa 
kaso nina Paraon, Hudas Iscariote, at ng mismong 
Anak ng Diyos, walang pahiwatig na patiuna nang 
inalam ni Jehova ang mangyayari bago pa man sila 
umiral. Sa indibiduwal na mga kasong ito ay maki- 
kita ang ilang simulain na nauugnay sa patiunang 
kaalaman at patiunang pagtatalaga ng Diyos. 

Ang isa sa mga simulain ay ang pagsubok ng 
Diyos sa mga indibiduwal sa pamamagitan ng pag- 
papangyari o pagpapahintulot sa partikular na mga 
kalagayan o mga kaganapan, o sa pamamagitan ng 
pagpapangyaring marinig ng gayong mga indibidu- 
wal ang kaniyang kinasihang mga mensahe, bilang 
resulta, nauudyukan silang gamitin ang kanilang 
kalayaang magpasiya at sa gayo'y malinaw na na- 
sisiwalat ang saloobin ng kanilang puso, na nababa- 
sa ni Jehova. (Kaw 15:11, 1Pe 1:6, 7; Heb 4:12, 13) 
Alinsunod sa pagtugon ng mga indibiduwal, maaari 
rin silang hubugin ng Diyos sa landasin na kusang- 
loob nilang pinili. (1Cr 28:9, Aw 33:13-15, 139:1-4, 
23, 24) Sa gayon, pagkatapos na kumiling muna 
“ang puso ng makalupang tao” sa isang partikular 
na hilig, saka pa lamang itutuwid o uugitan ni Jeho- 
va ang mga hakbang ng isang iyon. (Kaw 16:9, Aw 
51:10) Sa ilalim ng pagsubok, malinaw na nakikita 
ang kalagayan ng puso ng isa, anupat maaari itong 
tumigas sa kalikuan at paghihimagsik o kaya'y tu- 
matag sa di-nasisirang debosyon sa Diyos na Jeho- 
va at sa paggawa ng kaniyang kalooban. (Job 2:3-10, 
Jer 18:11, 12, Ro 2:4-11, Heb 3:7-10, 12-15) Kapag 
umabot na siya sa gayong punto ayon sa kaniyang 
sariling pagpili, ang kahihinatnan ng landasin ng 
indibiduwal ay maaari na ngayong patiunang ala- 
min at patiunang sabihin nang hindi nilalabag ang 
katarungan at ang kalayaang magpasiya ng taong 
iyon.--Ihambing ang Job 34:10-12. 

Ang kaso ng tapat na si Abraham, na tinalakay 
na, ay nagbibigay-linaw sa mga simulaing ito. Ka- 
baligtaran naman niyan ang kaso ng manhid na Pa- 
raon noong panahon ng Pag-alis. Patiunang inalam 
ni Jehova na hindi pahihintulutan ni Paraon na lu- 
misan ang mga Israelita “malibang sa pamamagitan 
ng isang malakas na kamay” (Exo 3:19, 20), at pati- 
una niyang itinalaga ang salot na ikamamatay ng 
mga panganay. (Exo 4:22, 23) Kadalasan nang mali 
ang pagkaunawa ng iba hinggil sa pagtalakay ng 
apostol na si Pablo sa mga pakikitungo ng Diyos kay 
Paraon, sinasabi nila na basta na lamang pinatitigas 
ng Diyos ang puso ng mga indibiduwal kasuwato ng 
kaniyang patiunang-itinalagang layunin, nang hin- 
di isinasaalang-alang ang dating hilig, o saloobin ng 
puso, ng indibiduwal. (Ro 9:14-18) Gayundin, ayon 


874 


sa maraming salin, sinabi ng Diyos kay Moises na 
'patitigasin niya ang puso” ni Paraon. (Exo 4:21, 
ihambing ang Exo 9:12, 10:1, 27.) Gayunman, ang 
ulat na Hebreo ay isinasalin sa ilang bersiyon upang 
kabasahan na “hinayaan ng Diyos na tumapang ang 
puso ni Paraon’ (Ro): 'hinayaan ni Jehova na mag- 
matigas ang puso ni Paraon.” (NW) Bilang suporta 
sa gayong salin, ipinakikita ng apendise ng salin ni 
Rotherham na sa Hebreo, ang paglalaan ng kalaga- 
yan para mangyari ang isang bagay o ang pagpapa- 
hintulot nito ay kadalasang inihaharap na para bang 
iyon ang sanhi ng pangyayari, at na “maging ang 
tuwirang mga utos ay dapat unawain kung minsan 
bilang pagpapahintulot lamang.” Kaya naman sa 
Exodo 1:17, ang orihinal na tekstong Hebreo ay lite- 
ral na nagsasabing “pinangyari [ng mga komadro- 
na] na mabuhay ang mga batang lalaki,” gayong 
ang totoo ay pinahintulutan nilang mabuhay ang 
mga sanggol sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa 
mga iyon. Matapos sipiin ang mga iskolar sa Hebreo 
na sina M. M. Kalisch, H. F. W. Gesenius, at B. Da- 
vies bilang suporta, sinabi ni Rotherham na ang 
diwa sa Hebreo ng mga teksto tungkol kay Paraon 
ay na “pinahintulutan ng Diyos si Paraon na patiga- 
sin ang kaniyang sariling puso---pinanatili siyang 
buhay--binigyan siya ng pagkakataon, ng kalaga- 
yan, upang isagawa ang kabalakyutang nasa loob 
niya. Iyon lamang.”--The Emphasised Bible, apen- 
dise, p. 919: ihambing ang Isa 10:5-7. 

Bilang suhay sa pagkaunawang ito, tuwirang si- 
nasabi ng ulat na “pinapagmatigas [ni Paraon] ang 
kaniyang puso.” (Exo 8:15, 32, AS-Tg, “ginawa ni- 
yang manhid ang kaniyang puso,” NW) Sa gayon ay 
ginamit niya ang kaniyang sariling kalooban at si- 
nunod ang kaniyang sutil na hilig, anupat ang ma- 
giging mga resulta ng gayong hilig ay patiunang 
nakita at naihula ni Jehova nang may katumpakan. 
Dahil sa maraming pagkakataon na ibinigay sa ka- 
niya ni Jehova, kinailangan ni Paraon na gumawa 
ng mga pasiya, at sa kaniyang mga pagpapasiya 
ay naging mapagmatigas ang kaniyang saloobin. 
(Ihambing ang Ec 8:11, 12.) Gaya ng ipinakita ng 
apostol na si Pablo nang sipiin niya ang Exodo 9:16, 
pinahintulutan ni Jehova na mangyari iyon hang- 
gang sa mailapat ang sampung salot upang maha- 
yag ang kaniyang kapangyarihan at makilala ang 
kaniyang pangalan sa buong lupa.---Ro 9:17, 18. 


Itinadhana ba ng Diyos na ipagkanulo 
ni Hudas si Jesus upang matupad 
ang hula? 


Ang traidor na landasin ni Hudas Iscariote ay tu- 
mupad sa hula ng Diyos at nagpatunay na may ka- 
kayahan si Jehova, gayundin ang kaniyang Anak, 


875 


na patiunang alamin ang mangyayari sa hinaharap. 
(Aw 41:9: 55:12, 13; 109:8, Gaw 1:16-20) Gayun- 
man, hindi masasabi na patiunang itinalaga o iti- 
nadhana ng Diyos si Hudas sa gayong landasin. Si- 
nabi sa mga hula na isang matalik na kasamahan ni 
Jesus ang magkakanulo sa kaniya, ngunit hindi ti- 
nukoy sa mga hulang iyon kung sino sa gayong mga 
kasamahan ang gagawa nito. Gayundin, ipinakikita 
ng mga simulain ng Bibliya na imposibleng italaga 
ng Diyos nang patiuna ang mga pagkilos ni Hu- 
das. Sinabi ng apostol ang pamantayan ng Diyos: 
“Huwag mong ipatong nang madalian ang iyong 
mga kamay sa sinumang tao, ni maging kabaha- 
gi man sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong 
malinis ang iyong sarili.” (1Ti 5:22, ihambing ang 
3:6.) Bilang katibayan na ninais ni Jesus na mapili 
niya nang wasto at may karunungan ang kaniyang 
12 apostol, magdamag siyang nanalangin sa kani- 
yang Ama bago niya ipinabatid ang kaniyang pasi- 
ya. (Luc 6:12-16) Kung patiuna nang itinalaga ng 
Diyos na maging traidor si Hudas, magiging kasalu- 
ngat ito ng kaniyang pag-akay at patnubay, at ba- 
tay sa nabanggit na alituntunin, magiging kabaha- 
gi siya sa mga kasalanang ginawa ng isang iyon. 

Sa gayon, lumilitaw na noong panahong piliin si 
Hudas bilang apostol, ang kaniyang puso ay hindi 
kakikitaan ng maliwanag na katibayan ng pagiging 
taksil. Pinahintulutan niya na isang “ugat na naka- 
lalason ang sumibol” at magparungis sa kaniya, na 
naging dahilan ng kaniyang paglihis at ng pagsunod 
niya, hindi sa patnubay ng Diyos, kundi sa pag-akay 
ng Diyablo tungo sa isang landasin ng pagnanakaw 
at kataksilan. (Heb 12:14, 15: Ju 13:2; Gaw 1:24, 25; 
San 1:14, 15: tingnan ang HUDAS Blg. 4.) Nang ang 
gayong paglihis ay umabot na sa isang partikular na 
punto, nabasa ni Jesus mismo ang puso ni Hudas at 
naihula ang pagkakanulo nito sa kaniya.--Ju 13: 
10, 11. 

Totoo, sa ulat ng Juan 6:64, noong pagkakataong 
matisod ang ilan sa mga alagad dahil sa ilang turo 
ni Jesus, mababasa natin na “mula sa pasimula [“bu- 
hat pa nang una,” AS-Tg] ay alam ni Jesus kung 
sino ang mga hindi naniniwala at kung sino ang 
magkakanulo sa kaniya.” Bagaman ang salitang “pa- 
simula” (sa Gr., arkhe') ay ginagamit sa 2 Pedro 3:4 
upang tumukoy sa pasimula ng paglalang, maaari 
rin itong tumukoy sa iba pang mga panahon. (Luc 
1:2: Ju 15:27) Halimbawa, nang banggitin ng apos- 
tol na si Pedro na bumaba ang banal na espiritu sa 
mga Gentil “gaya rin sa atin noong pasimula,” mali- 
wanag na ang tinutukoy niya ay hindi ang pasimu- 
la ng kaniyang pagiging alagad o pagiging apostol 
kundi ang isang mahalagang yugto sa kaniyang mi- 
nisteryo, ang araw ng Pentecostes, 33 C.E., ang “pa- 
simula” ng pagbubuhos ng banal na espiritu para sa 
isang partikular na layunin. (Gaw 11:15, 2:1-4) Kaya 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


naman kapansin-pansin ang komentong ito tungkol 
sa Juan 6:64 sa Commentary on the Holy Scriptures 
ni Lange (p. 227): “Ang pasimula . . . ay hindi na- 
ngangahulugang, . . . buhat sa metapisikal na pasi- 
mula ng lahat ng bagay, . . . ni buhat sa pasimula ng 
pagkakilala Niya [ni Jesus] sa bawat isa, .. . ni bu- 
hat sa pasimula ng pagtitipon Niya sa mga alagad sa 
Kaniya, o sa pasimula ng Kaniyang Mesiyanikong 
ministeryo, .. . kundi buhat sa unang lihim na pag- 
usbong ng kawalan ng pananampalataya [na hu- 
mantong sa pagkatisod ng ilang alagad]. Sa gayun- 
ding paraan, alam Niya kung sino ang magkakanulo 
sa Kaniya buhat sa pasimula.”---Isinalin at inedit ni 
P. Schaff, 1976; ihambing ang 1Ju 3:8, 11, 12. 

Patiunang pagtatalaga sa Mesiyas. Patiu- 
nang inalam at inihula ng Diyos na Jehova ang mga 
pagdurusa ng Mesiyas, ang kamatayang daranasin 
niya, at ang kaniyang pagkabuhay-muli. (Gaw 2:22, 
23, 30, 31: 3:18, 1Pe 1:10, 11) Ang katuparan ng 
mga bagay na itinalaga ng Diyos sa pamamagitan 
ng gayong patiunang pag-alam sa mga mangyaya- 
ri ay naging depende kapuwa sa paggamit niya ng 
kaniyang kapangyarihan at sa mga pagkilos ng mga 
tao. (Gaw 4:27, 28) Gayunman, kusang-loob na pi- 
nahintulutan ng gayong mga tao na mapanaigan 
sila ng Kalaban ng Diyos, si Satanas na Diyablo. (Ju 
8:42-44: Gaw 7:51-54) Kaya nga kung paanong ang 
mga Kristiyano noong mga araw ni Pablo ay ‘hindi 
naman walang-alam sa mga pakana ni Satanas,” pa- 
tiunang nakita ng Diyos ang balakyot na mga pag- 
nanasa at mga pamamaraan na gagamitin ng Diya- 
blo laban kay Jesu-Kristo, ang Pinahiran ng Diyos. 
(2Co 2:11) Maliwanag na dahil sa kapangyarihan ng 
Diyos, nagawa rin niyang hadlangan o biguin pa 
nga ang anumang pagsalakay o pagtatangka laban 
sa Mesiyas na hindi kaayon ng paraan o panahon na 
inihula.--Ihambing ang Mat 16:21; Luc 4:28-30, 
9:51: Ju 7:1, 6-8, 8:59. 

Sinabi ng apostol na si Pedro na si Kristo, bilang 
ang haing Kordero ng Diyos, ay “patiunang naki- 
lala bago pa ang pagkakatatag [isang anyo ng 
Griegong ka-ta-bo-le'] ng sanlibutan [ko'smou].” Da- 
hil dito, ipinapalagay ng mga tagapagtaguyod ng 
pagtatadhana na patiuna nang inalam ng Diyos 
ang mga bagay-bagay tungkol kay Kristo bago pa 
man niya lalangin ang sangkatauhan. (1Pe 1:19, 
20) Ang salitang Griego na kata-bo-le, isinaling 
“pagkakatatag,” ay literal na nangangahulugang 
“paghahagis” at maaaring tumukoy sa “paglilihi ng 
binhi, gaya sa Hebreo 11:11. Bagaman may 'pagta- 
tatag” ng sanlibutan ng sangkatauhan nang lala- 
ngin ng Diyos ang unang mag-asawa, gaya ng ipi- 
nakikita sa Hebreo 4:3, 4, nang maglaon ay naiwala 
ng mag-asawang iyon ang kanilang katayuan bi- 
lang mga anak ng Diyos. (Gen 3:22-24, Ro 5:12) 


PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATALAGA 


Gayunman, dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan 
ng Diyos, pinahintulutan silang maglihi ng binhi at 
magluwal ng mga supling, na ang isa ay espesipi- 
kong ipinakikita sa Bibliya bilang nagtamo ng pa- 
bor ng Diyos at naging karapat-dapat sa katubusan 
at kaligtasan, samakatuwid nga, si Abel. (Gen 4: 
1, 2: Heb 11:4) Kapansin-pansin na sa Lucas 11:49- 
51, nang tukuyin ni Jesus “ang dugo ng lahat ng 
mga propeta na nabubo mula sa pagkakatatag ng 
sanlibutan,” binanggit din niya ang pananalitang 
“mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zaca- 
rias.” Sa gayon ay iniugnay ni Jesus si Abel sa 
“pagkakatatag ng sanlibutan.” 

Ang Mesiyas, o Kristo, ang magiging ipinanga- 
kong Binhi na sa pamamagitan niya ay pagpapalain 
ang lahat ng mga taong matuwid mula sa lahat ng 
pamilya sa lupa. (Gal 3:8, 14) Unang binanggit ang 
gayong “binhi” nang magsimula na ang paghihi- 
magsik sa Eden, ngunit bago isilang si Abel. (Gen 
3:15) Mga 4,000 taon pa ang lumipas bago nasiwa- 
lat ang “sagradong lihim,” noong malinaw na maki- 
lala kung sino ang Mesiyanikong “binhi.” Kaya iyon 
ay talagang “pinanatiling tahimik sa loob ng lub- 
hang mahabang panahon.”--Ro 16:25-27: Efe 1:8- 
10, 3:4-11. 

Sa kaniyang takdang panahon, inatasan ng Diyos 
na Jehova ang kaniya mismong panganay na Anak 
upang gampanan ang inihulang papel ng “binhi” at 
maging ang Mesiyas. Walang anumang nagpapahi- 
watig na ang Anak na iyon ay “itinadhana” sa ga- 
yong papel bago pa man siya lalangin o bago bu- 
mangon ang paghihimagsik sa Eden. Ang pagpili 
sa kaniya ng Diyos nang dakong huli bilang ang isa 
na inatasang tumupad sa mga hula ay hindi rin na- 
man ginawa nang walang patiunang saligan. Wa- 
lang alinlangang dahil sa mahabang panahon ng 
matalik na pagsasamahan ng Diyos at ng kaniyang 
Anak bago niya ito isugo sa lupa, lubusang “nakila- 
la” ni Jehova ang kaniyang Anak anupat nakatiyak 
siya na buong-katapatan nitong tutuparin ang ma- 
kahulang mga pangako at mga larawan.---Ihambing 
ang Ro 15:5, Fil 2:5-8, Mat 11:27: Ju 10:14, 15, ting- 
nan ang JesU-KRISTO (Sinubok at Pinasakdal). 

Patiunang pagtatalaga sa mga “tinawag at 
pinili.” Mayroon ding mga teksto na bumabang- 
git tungkol sa Kristiyanong “mga tinawag,” o “mga 
pinili.” (Jud 1; Mat 24:24) Inilalarawan sila bilang 
“pinili ayon sa patiunang kaalaman ng Diyos” (1Pe 
1:1, 2), ‘pinili bago pa ang pagkakatatag ng sanli- 
butan,’ 'patiunang itinalaga sa pag-aampon bilang 
mga anak ng Diyos’ (Efe 1:3-5, 11), (pinili mula 
nang pasimula ukol sa kaligtasan at tinawag sa ka- 
hihinatnan ngang ito” (2Te 2:13, 14). Ang pagkauna- 
wa sa mga tekstong ito ay depende sa kung ang ti- 
nutukoy ng mga ito ay patiunang pagtatalaga sa 


876 


partikular na mga indibiduwal o patiunang pagtata- 
laga sa isang grupo ng mga tao, samakatuwid nga, 
ang kongregasyong Kristiyano, ang “iisang kata- 
wan” (1Co 10:17) na binubuo ng mga magiging ka- 
samang tagapagmana ni Kristo Jesus sa kaniyang 
makalangit na Kaharian. -Efe 1:22, 23; 2:19-22: 
Heb 3:1, 5, 6. 

Kung ang mga salitang iyon ay kumakapit sa es- 
pesipikong mga indibiduwal bilang patiunang iti- 
nalaga sa walang-hanggang kaligtasan, manga- 
ngahulugan ito na ang mga indibiduwal na iyon 
ay hindi kailanman magiging di-tapat o maaalis 
sa pagkatawag sa kanila, sapagkat ang patiunang 
kaalaman ng Diyos tungkol sa kanila ay hindi 
maaaring magmintis at ang kaniyang patiunang 
pagtatalaga sa kanila sa isang partikular na kahihi- 
natnan ay hinding-hindi maaaring mabigo o ma- 
hadlangan. Gayunman, ayon sa mismong mga 
apostol na kinasihang sumulat ng nabanggit na 
mga salita, ang ilan na ‘binili’ at “pinabanal” sa pa- 
mamagitan ng dugo ng haing pantubos ni Kristo at 
“nakatikim ng makalangit na kaloob na walang ba- 
yad, at naging mga kabahagi sa banal na espiritu 

.. at ng mga kapangyarihan ng darating na sis- 
tema ng mga bagay” ay mahuhulog sa pagkakasa- 
la, hindi magsisisi, at magdadala ng pagkapuksa sa 
kanilang sarili. (2Pe 2:1, 2, 20-22, Heb 6:4-6, 10:26- 
29) May-pagkakaisang hinimok ng mga apostol 
ang kanilang mga sinusulatan: “Gawin ang inyong 
buong makakaya upang tiyakin para sa inyong sa- 
rili ang pagtawag at pagpili sa inyo; sapagkat kung 
patuloy ninyong ginagawa ang mga bagay na ito 
ay hindi kayo sa anumang paraan mabibigo kailan- 
man”, gayundin, “Patuloy kayong gumawa ukol 
sa inyong sariling kaligtasan nang may takot at 
panginginig.” (2Pe 1:10, 11; Fil 2:12-16) Si Pablo 
ay “tinawag upang maging apostol ni Jesu-Kristo” 
(1Co 1:1) ngunit maliwanag na hindi niya ipinala- 
gay na itinadhana siya bilang indibiduwal ukol sa 
walang-hanggang kaligtasan, yamang binanggit 
niya na puspusan siyang nagsikap upang makamit 
ang “tunguhin ukol sa gantimpala ng paitaas na 
pagtawag ng Diyos" (Fil 3:8-15) at na ikinabahala 
niya na baka siya mismo ay “itakwil sa paanuman.” 
— 1Co 9:27. 

Sa katulad na paraan, ang “korona ng buhay” na 
iniaalok sa gayong mga tao ay ipagkakaloob tanging 
kung magiging tapat sila sa ilalim ng pagsubok 
hanggang kamatayan. (Apo 2:10, 23; San 1:12) Ma- 
aari nilang maiwala ang kanilang korona bilang mga 
haring kasama ng Anak ng Diyos. (Apo 3:11) Nag- 
pahayag ng pagtitiwala ang apostol na si Pablo na 
ang “korona ng katuwiran” ay “nakalaan” para sa ka- 
niya, ngunit sinabi lamang niya iyon nang matiyak 
niya na malapit nang magwakas ang kaniyang tak- 


877 


buhin, na 'tinakbo niya hanggang sa katapusan." 
—2Ti 4:6-8. 

Sa kabilang panig, kung ang nabanggit na mga 
teksto ay ituturing na kumakapit sa isang grupo, sa 
kongregasyong Kristiyano, o “banal na bansa” ng 
mga tinawag bilang isang kalipunan (1Pe 2:9), ma- 
ngangahulugan ang mga iyon na patiunang inalam 
at patiunang itinalaga ng Diyos ang pag-iral ng ga- 
yong grupo (ngunit hindi ng espesipikong mga indi- 
biduwal na bumubuo nito). Gayundin, ang mga 
kasulatang iyon ay mangangahulugan na itinakda 
niya, o patiunang itinalaga, ang huwaran na dapat 
tularan ng lahat ng magiging miyembro nito sa tak- 
dang panahon, at ang lahat ng ito ay kaayon ng ka- 
niyang layunin. (Ro 8:28-30, Efe 1:3-12, 2Ti 1:9, 10) 
Patiuna rin niyang itinalaga ang mga gawa na aasa- 
hang gagawin nila at ang pagsubok sa kanila dahil 
sa mga pagdurusang idudulot sa kanila ng sanlibu- 
tan.--Efe 2:10, 1Te 3:3, 4. 

Hinggil sa mga teksto na tumutukoy sa 'pagkaka- 
sulat ng mga pangalan sa aklat ng buhay, tingnan 
ang PANGALAN. 

Kapalaran at Pagtatadhana. Noong sinaunang 
mga panahon, karaniwang ipinapalagay ng mga ta- 
ong pagano, kabilang na ang mga Griego at mga 
Romano, na ang kapalaran ng bawat indibiduwal, 
partikular na ang haba ng kaniyang buhay, ay pati- 
una nang itinakda ng mga diyos. Ayon sa mitolohi- 
yang Griego, ang kahihinatnan ng mga tao ay kon- 
trolado ng tatlong diyosa: si Clotho (tagapag-ikid), 
na nag-iikid ng sinulid ng buhay, si Lachesis (taga- 
pagbigay ng mga kahihinatnan), na nagtatakda sa 
haba ng buhay, at si Atropos (mahigpit), na pumu- 
putol sa buhay kapag ubos na ang panahon. May ga- 
yunding tatluhang diyosa ang mga Romano. 

Ayon sa Judiong istoryador na si Josephus (unang 
siglo C.E.), sinikap ng mga Pariseo na itugma ang 
konsepto ng kapalaran sa kanilang paniniwala sa 
Diyos at gayundin sa kakayahan at kalayaang mag- 
pasiya na ibinigay sa tao. (The Jewish War, II, 162, 
163 [viii, 14]; Jewish Antiquities, XVIII, 13, 14 [i, 3]) 
Ang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Reli- 
gious Knowledge ay nagsabi: “Bago ang panahon ni 
Augustine [ng ikaapat at ikalimang siglo C.E.], wa- 
lang anumang mahalagang pagsulong sa Kristiya- 
nismo may kaugnayan sa teoriya ng pagtatadhana.” 
Bago nabuhay si Augustine, ang mas naunang diu- 
mano'y “mga Ama ng Simbahan” gaya nina Jus- 
tin, Origen, at Irenaeus ay “walang anumang alam 
tungkol sa walang-pasubaling pagtatadhana, mala- 
yang kalooban ang itinuturo nila.” (Encyclopædia 
of Religion and Ethics ni Hastings, 1919, Tomo X, 
p. 231) Sa pagpapabulaan nila sa Gnostisismo, iniu- 
ulat na palagi nilang ipinahahayag ang kanilang pa- 
niniwala na ang kakayahan at kalayaang magpasiya 


PATROS 


ng tao ang siyang “pagkakakilanlang katangian ng 
personalidad ng tao, ang saligan ng moral na pana- 
nagutan, isang bigay-Diyos na regalo na sa pama- 
magitan niyaon ay maaari niyang piliin yaong kalu- 
gud-lugod sa Diyos,” at na binabanggit nila ang 
tungkol sa “kasarinlan ng tao at layunin ng Diyos na 
hindi nanunupil.”- The New Schaff-Herzog Ency- 
clopedia of Religious Knowledge, inedit ni S. Jack- 
son, 1957, Tomo IX, p. 192, 193. 


PATMOS. Isang pulo kung saan ipinatapon ang 
apostol na si Juan “dahil sa pagsasalita tungkol sa 
Diyos at sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus.” (Apo 
1:9) Habang naroroon siya, tinanggap niya ang 
Apocalipsis. Ayon sa sinaunang tradisyon, matapos 
siyang hatulan ni Domitian ng paninirahan sa pulo 
ng Patmos, si Juan ay pinalaya pagkamatay ng ta- 
gapamahalang iyon (96 C.E.).--The Ante-Nicene 
Fathers, Tomo VIII, p. 562, “Acts of the Holy Apos- 
tle and Evangelist John the Theologian.” 

Ang Patmos, na nasa Dagat Icarian (isang bahagi 
ng Aegeano) mga 55 km (34 na mi) sa K ng Asia 
Minor, ay mga 60 km (37 mi) sa KTK ng Mileto at 
wala pang 240 km (150 mi) ang layo mula sa lahat 
ng pitong kongregasyon na espesipikong tinukoy sa 
Apocalipsis kabanata 2 at 3. Ang maliit na pulong 
ito na nalikha ng bulkan ay may lubhang paliku- 
likong baybayin at masyadong tigang at mabato. 
Ngunit ngayon ay natatamnan ito ng trigo, olibo, at 
ubas. Lumilitaw na dahil nakabukod ito, ang Pat- 
mos, pati na ang iba pang mga pulo ng Aegeano, ay 
nagsilbing isang bilangguang isla. 


PATROBAS. Isang Kristiyano sa kongregasyon 
sa Roma na binati ni Pablo sa kaniyang liham.---Ro 
16:14. 


PATROS. Ang Patros ay laging iniuugnay sa 
Ehipto (sa Heb., Mitsra'yim). (Eze 30:13, 14) Iniuug- 
nay ng karamihan sa mga iskolar ang pangalang 
Patros sa isang pananalitang Ehipsiyo na nanganga- 
hulugang “Lupain sa Timog” at maliwanag na tu- 
mutukoy sa Mataas na Ehipto. Ang Mataas na Ehip- 
to ay kadalasang tumutukoy sa pook ng Libis ng 
Nilo na sumasaklaw mula sa isang dako sa bandang 
T ng Memfis hanggang sa (timog sa) Seyene (ma- 
kabagong Aswan) sa may unang talon ng Nilo. Ang 
teksto sa Isaias 11:11, na humuhula hinggil sa pag- 
babalik ng mga Israelitang tapon mula sa “Ehipto 
(Mizraim), Patros at Cus, ay waring nagpapatunay 
sa pagkakatukoy na ang Patros ay nasa may Mata- 
as na Ehipto, na ang Cus (Etiopia) ay kahangga 
nito sa T. Isang inskripsiyong Asiryano ni Ha- 
ring Esar-hadon ang nagbibigay ng katulad na pag- 
kakasunud-sunod, na tinutukoy ang “Ehipto (Mu- 
sur), Paturisi at Nubia [Kusu, o Cus].”---Ancient 


PATRUSIM 


Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 290. 

Tinatawag sa Ezekiel 29:14 ang Patros na 'lupain 
na pinanggalingan nila [ng mga Ehipsiyo].' Ang tra- 
disyonal na Ehipsiyong pangmalas, gaya ng isina- 
laysay ni Herodotus (Il, 4, 15, 99), ay lumilitaw na 
nagpapatunay rito, yamang ginagawa nito ang Ma- 
taas na Ehipto, at partikular na ang rehiyon ng The- 
bes, na sentro ng unang kahariang Ehipsiyo, sa ila- 
lim ng isang hari na tinatawag ni Herodotus na 
Menes, isang pangalang hindi masusumpungan sa 
mga rekord ng Ehipto. Itinala ni Diodorus Siculus 
(unang siglo B.C.E.) ang isang katulad na pangma- 
las. (Diodorus of Sicily, I, 45, 1) Ang tradisyong 
Ehipsiyo na inilahad ng mga Griegong istoryador na 
ito ay maaaring isang mahinang alingawngaw la- 
mang ng tunay na kasaysayang inihaharap sa Bibli- 
ya hinggil kay Mizraim (na ang pangalan ay kuma- 
katawan sa Ehipto) at sa kaniyang mga inapo, lakip 
na si Patrusim.--Gen 10:13, 14. 

Pagkatapos itiwangwang ni Nabucodonosor ang 
Juda, isang nalabi ng mga Judio ang tumakas patu- 
ngong Ehipto. Kabilang sa nakatalang mga lugar na 
kanilang pinanahanan ay ang Migdol, Tapanhes, 
Nop (lahat ng mga lunsod sa Mababang Ehipto), at 
ang “lupain ng Patros.” (Jer 44:1) Dito ay nakibaha- 
gi sila sa idolatrosong pagsamba, na nagbunga ng 
pagpapataw ni Jehova ng hatol sa kanila at ng baba- 
la hinggil sa dumarating na pananakop ni Nabuco- 
donosor sa Ehipto. (Jer 44:15, 26-30) Ipinakikita ng 
katibayang nakasulat sa papiro noong ikalimang 
siglo B.C.E. ang isang kolonyang Judio na umaabot 
hanggang sa timugang dulo ng sinaunang Ehipto sa 
Elephantine sa may Seyene. 


PATRUSIM [Ng (Mula sa) Patros]. Nakatalang 
ikalima sa mga supling ni Mizraim na anak ni Ham. 
(Gen 10:6, 13, 14: 1Cr 1:11, 12) Lumilitaw na ang 
pangalang ito ang anyong pangmaramihan ng Pa- 
tros. (Eze 29:14) Ipahihiwatig nito na ang tribo ni 
Patrusim ay namayan o ang naging nakararami sa 
Mataas na Ehipto. 


PATUBO, INTERES. Ang patubo o interes 
ay ang halaga na ibinabayad ng isang may utang 
para sa paggamit niyaong hiniram niya. 

Noon pa mang ikalawang milenyo B.C.E., mayro- 
on nang napakaunlad na sistema ng pagpapautang 
ang Babilonya. Sa Kodigo ni Hammurabi, binabang- 
git ang 20-porsiyentong halaga ng patubo sa salapi 
at mga butil, at itinatakda nito na kung mas mataas 
pa roon ang sisingilin ng isang mangangalakal, ma- 
iwawala niya ang halagang ipinahiram niya. Sa ka- 
baligtaran, ipinagbawal ng kautusan ng Diyos sa Is- 
rael ang pagpapautang nang may patubo sa mga 
kapuwa Israelita na nagdarahop. Hindi dapat maki- 


878 


nabang ang sinuman mula sa paghihirap ng iba sa 
pananalapi. (Exo 22:25: Lev 25:36, 37: Deu 23:19) At 
sinasabi ng Kawikaan 28:8 na ang kayamanang na- 
tamo mula sa interes na siningil sa maling paraan 
ay magiging pag-aari ng “isa na nagpapakita ng li- 
ngap sa mga maralita.” 

Gayunman, ang mga Israelita ay maaaring sumi- 
ngil ng patubo mula sa mga banyaga. (Deu 23:20) 
Inuunawa ng mga Judiong komentarista na kuma- 
kapit ito, hindi sa mga kaso ng pagdarahop, kundi sa 
mga pautang para sa negosyo. (The Pentateuch 
and Haftorahs, inedit ni J. H. Hertz, London, 1972, 
p. 849) Karaniwan na, pansamantala lamang ang 
pananatili sa Israel ng mga banyaga, kadalasa'y bi- 
lang mga mangangalakal, at makatuwirang asahan 
na magbabayad sila ng patubo, lalo na't may patu- 
bo rin ang pagpapahiram nila sa iba. 

Bagaman sinunod ng matuwid na mga Israelita 
ang kautusan ng Diyos tungkol sa pagpapautang 
nang walang patubo (Aw 15:5: Eze 18:5, 8, 17), lu- 
militaw na naging pangkaraniwan ang pagpapahi- 
ram na may patubo at nagdulot ito ng paghihirap sa 
mga nagdarahop na may utang. (Ne 5:1-11: Isa 
24:2, Eze 18:13, 22:12) Gayunman, itinaguyod ni 
Jesu-Kristo ang kautusan ng Diyos sa bagay na ito 
at binigyan pa nga niya ito ng mas malawak na 
pagkakapit, sa pagsasabing: “Patuloy na. . . mag- 
pahiram nang walang patubo, na hindi umaasa 
ng anumang kapalit.” (Luc 6:34, 35) Samakatuwid, 
magiging mali na pagkaitan ng tulong ang isang 
tao dahil sa pangambang hindi siya makabayad ng 
utang bunga ng kaniyang patuloy na kahirapan, ba- 
gaman hindi niya iyon kasalanan. Ngunit kung ang 
pautang ay hindi naman gagamitin upang maibsan 
ang karalitaan, walang masama kung sumingil ng 
patubo ang isang tao. Ipinahiwatig mismo ni Jesus 
na wastong tumanggap ng patubo mula sa ipinuhu- 
nang kapital nang sabihin niya na ang balakyot na 
alipin sa isa sa kaniyang mga ilustrasyon ay hinatu- 
lan dahil hindi nito inilagak ang salapi ng panginoon 
nito sa mga bangkero upang kumita iyon ng patubo. 
--Mat 25:26, 27: Luc 19:22, 23. 


PATUNGAN NG LAMPARA. Tingnan ang 
KANDELERO: LAMPARA. 


PATUTOT. Ang terminong ito ay kadalasang 
ikinakapit sa isang babae na nagsasagawa ng seksu- 
wal na pakikipagtalik sa labas ng buklod ng pag- 
aasawa, lalo na kung kinaugalian niya itong gawin 
kapalit ng isang kabayaran. Sa katunayan, ang ter- 
minong Griego na por'ne (patutot, babaing mapaki- 
apid) ay nagmula sa isang salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “magtinda.” (Apo 17:1, tlb sa Rbi8) 
Ang terminong Hebreo na zo0h-nah ' (isinalin sa In- 
gles bilang harlot at prostitute, sa Tagalog, “patu- 


879 


tot") ay nagmula sa pandiwang salitang-ugat na 
zanah, na nangangahulugang “magpatutot, mag- 
karoon ng imoral na pakikipagtalik, makiapid.” 

Sa pasimula pa lamang, hinahatulan na ng Diyos 
ang pagpapatutot. Itinatag mismo ng Diyos sa Eden 
ang sakdal na pamantayan para sa pag-aasawa no- 
ong ikasal sina Adan at Eva, nang Kaniyang sabihin: 
“Tiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang 
ina at pipisan siya sa kaniyang asawa at sila ay ma- 
giging isang laman.” (Gen 2:24) Bagaman hinatulan 
ng Diyos ang pagpapatutot, pinahintulutan naman 
niya ang pagkakaroon ng mga kinakasamang babae 
at ang poligamya, maging sa gitna ng kaniyang 
mga lingkod, hanggang sa dumating ang kaniyang 
takdang panahon upang sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo ay muling itatag ang sakdal na pamantayan 
para sa pag-aasawa. Sinipi ni Jesus ang mga salita 
ng kaniyang Ama na nabanggit sa itaas, at idiniin 
ng apostol na si Pablo na dapat sundin ng kongrega- 
syong Kristiyano ang alituntuning ito. Ipinakita niya 
na ang Kristiyanong lumalabag sa alituntuning ito 
ay naglalakip ng kaniyang sarili sa isang patutot, bi- 
lang “iisang katawan. ”---Mat 19:4-9: 1Co 6:16. 

Makikita sa kaso ni Juda na apo sa tuhod ni Abra- 
ham ang pangmalas ng mga lingkod ng Diyos no- 
ong unang panahon hinggil sa pagpapatutot. Ha- 
bang tumatahan siya bilang isang naninirahang 
dayuhan sa Canaan kung saan pinahihintulutan 
ang pagpapatutot, ang ulo ng pamilya na si Juda ay 
sumiping kay Tamar (balo ng kaniyang anak na si 
Er) na noo'y nagbalatkayo bilang patutot. Nang ma- 
tuklasan na si Tamar ay nagdadalang-tao dahil dito, 
ganito ang iniulat kay Juda: “Si Tamar na iyong ma- 
nugang ay nagpatutot, at narito, siya ay nagdada- 
lang-tao rin sa kaniyang pagpapatutot.” Iniutos ni 
Juda na sunugin si Tamar (samakatuwid nga, pata- 
yin muna, pagkatapos ay sunugin bilang karima- 
rimarim) dahil itinuturing siyang katipan ng anak ni 
Juda na si Shela. Nang matuklasan niya ang buong 
katotohanan, hindi nagdahilan si Juda sa ginawa ni- 
yang pagsiping sa napagkamalang patutot, ngunit 
sinabi niya hinggil kay Tamar: “Siya ay higit na ma- 
tuwid kaysa sa akin, sa dahilang hindi ko siya ibini- 
gay kay Shela na aking anak.” Pinagpaumanhinan 
niya si Tamar sa ginawa nitong pagkilos upang 
magkaroon ng supling mula kay Juda dahil hindi 
ibinigay ni Juda si Tamar sa anak niyang si Shela 
upang tuparin nito kay Tamar ang pag-aasawa bi- 
lang bayaw.---Gen 38:6-26. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Ipinag-utos ng Diyos 
sa Israel: “Huwag mong lalapastanganin ang iyong 
anak na babae sa pamamagitan ng paggawang pa- 
tutot sa kaniya, upang ang lupain ay hindi magpa- 
tutot at ang lupain ay mapuno nga ng kahalayan sa 
moral.” (Lev 19:29) Ang pangangalunya ay ipinag- 


PATUTOT 


bawal ng ikapitong utos (Exo 20:14: Deu 5:18): ka- 
matayan ang parusa para sa mga nagkasala. (Lev 
20:10) Ang babaing nasumpungang nagkasala ng 
pagpapakasal habang nagkukunwaring isang birhen 
ay papatayin. (Deu 22:13-21) Kung ang isang baba- 
ing ipinakipagtipan ay makiapid sa ibang lalaki, itu- 
turing siyang kapareho ng isang mapangalunyang 
asawang babae, at siya'y papatayin. (Deu 22:23, 24) 
Ang dalagang nakiapid ay ipakakasal sa lalaking du- 
maya at sumiping sa kaniya malibang tumanggi 
ang ama ng babae na pahintulutan ang pag-aasa- 
wang iyon.---Exo 22:16, 17; Deu 22:28, 29. 

Dahil dito at sa iba pang mga kadahilanan, wa- 
lang alinlangan na ang mga patutot sa Israel ay 
mga babaing banyaga, maliban sa ilan. Paulit-ulit 
na nagbababala ang Mga Kawikaan laban sa “baba- 
ing di-kilala” at “ibang babae” na maaaring umakit 
sa isang lalaki sa paggawa ng imoralidad.---Kaw 
2:16, 5:20, 7:5: 22:14: 23:27. 

Ang mga saserdote ay pinagbawalan ng Kautusan 
na mag-asawa ng isang patutot, at kung ang anak 
na babae ng isang saserdote ay magpatutot, siya'y 
papatayin at pagkatapos ay susunugin sa apoy. (Lev 
21:7, 9, 14) Hindi maaaring tanggapin bilang abuloy 
sa santuwaryo ni Jehova ang “upa sa isang patutot,” 
sapagkat ang mga patutot ay karima-rimarim sa pa- 
ningin ni Jehova.--Deu 23:18. 

Tumibay ang pananampalataya ng mga taong- 
bayan kay Solomon bilang karapat-dapat na kahali- 
li ni David sa trono ng Israel dahil sa matalino at 
maunawaing paghawak niya sa kaso ng dalawang 
patutot. Malamang, hindi mapagpasiyahan ng mga 
hukom sa mababang hukuman ang kasong ito, kaya 
naman isinangguni ito sa hari. (Deu 1:17: 17:8-11, 
1Sa 8:20) Maaaring ang mga babaing ito ay mga pa- 
tutot, hindi sa diwang nagbebenta sila ng aliw, kun- 
di mga babaing nakiapid, anupat maaaring sila'y 
mga babaing Judio o posibleng mga babaing may 
lahing banyaga.--- 1Ha 3:16-28. 

Mga Patutot sa Templo. Ang mga patutot sa 
templo ay naging prominenteng bahagi ng huwad 
na relihiyon. Iniuulat ng istoryador na si Herodo- 
tus (I, 199) na ang “pinakamaruming kaugalian sa 
Babilonya ay ang pagpilit sa bawat babae sa lupain 
na maupo sa templo ni Aphrodite minsan sa kani- 
yang buong buhay at makipagtalik sa isang es- 
tranghero.” Kasangkot din ang mga patutot sa pag- 
samba kina Baal, Astoret, at iba pang mga diyos at 
mga diyosang sinasamba sa Canaan at sa iba pang 
dako. 

Bahagi rin ng tiwaling pagsamba ang mga la- 
laking patutot sa templo.--1Ha 14:23, 24: 15:12; 
22:46. 

“Ang Daang Patungo sa Kamatayan.” Sa ika- 
pitong kabanata ng Mga Kawikaan, inilalarawan ni 


PATUTOT 


Haring Solomon ang isang tagpo na kaniyang na- 
pagmasdan, na nagpapakita kung paano kumikilos 
ang isang patutot at ang mga resulta niyaon sa mga 
nasisilo niya. Binabanggit niya ang tungkol sa isang 
kabataang lalaki na dumaraan sa lansangang mala- 
pit sa bahay ng isang patutot sa pagsapit ng gabi. 
Inilalarawan ni Solomon ang kabataang lalaki bilang 
“kapos ang puso,” anupat kulang sa kaunawaan o ka- 
tinuan. (Tingnan ang Puso.) Ang babae, na nakabi- 
his ng di-mahinhing kasuutan ng isang patutot, ay 
nag-aabang at lumalapit sa kaniya. Madudulas ang 
kaniyang labi at magaling siyang magsalita, ngunit 
ang totoo siya'y maingay at sutil: may katusuhan 
ang kaniyang puso. Ipinangangalandakan ng patu- 
tot na ito na siya'y matuwid sa pagsasabing naghan- 
dog siya ng mga haing pansalu-salo nang araw na 
iyon (anupat ipinahihiwatig na mayroon silang pag- 
kaing mapagsasaluhan, yamang ang naghahandog 
ay palagiang kumukuha ng bahagi ng haing pansa- 
lu-salo para sa kaniya at sa kaniyang pamilya). 
--Kaw 7:6-21. 

Ngayong naakit na ang kabataang lalaki, gaya ng 
ipinakikita ni Solomon, siya'y nahumaling na sa 
pagkakasala kasama ng babae, at palibhasa'y hindi 
na nag-iisip nang matino, sumusugod siyang “tulad 
ng toro na pumaparoon sa patayan, gaya ng isang 
lalaking nakapangaw at hindi makatakas sa disipli- 
nang tatanggapin niya. “Hanggang sa,” sabi ni Solo- 
mon, “biyakin ng palaso ang kaniyang atay,” sama- 
katuwid nga, hanggang sa magkaroon siya ng sugat 
na ikamamatay, kapuwa sa espirituwal at sa pisikal, 
sapagkat hindi lamang niya inilantad ang kaniyang 
katawan sa nakamamatay na sakit na naililipat sa 
pagtatalik (sa malalalang kaso ng sipilis, sinisira ng 
mga baktirya ang atay), kundi gayundin, “hindi 
niya nalalamang nasasangkot dito ang kaniya mis- 
mong kaluluwa.” Malubhang naaapektuhan ang ka- 
niyang buong pagkatao at ang kaniyang buhay, at 
nagkasala siya nang malubha laban sa Diyos. Tina- 
tapos ni Solomon ang kaniyang ulat sa pagsasabing: 
“Ang kaniyang bahay [yaong sa patutot] ay mga da- 
ang patungo sa Sheol, ang mga iyon ay pababa 
sa mga loobang silid ng kamatayan.”--Kaw 7:22, 
23, 27, ihambing ang Kaw 2:16-19, 5:3-14. 

“Sumisira ng mahahalagang pag-aari.” Si- 
nasabi ng kawikaan: “Ang taong umiibig sa karunu- 
ngan ay nagpapasaya sa kaniyang ama, ngunit 
siyang nakikisama sa mga patutot ay sumisira ng 
mahahalagang pag-aari.” (Kaw 29:3) Una sa lahat, 
sinisira niya ang kaniyang kaugnayan sa Diyos, 
na siyang pinakamahalagang pag-aari, pagkatapos, 
nagdudulot siya ng kadustaan sa kaniyang pamilya 
at sinisira niya ang kaniyang mga ugnayang pam- 
pamilya. Gaya ng babala ng isa pang kawikaan, “ibi- 
nibigay ng taong iyon sa iba ang kaniyang dangal 


880 


at ang kaniyang mga taon sa bagay na malupit, 
nagpapakabusog sa kaniyang kalakasan ang mga 
taong di-kilala, at napapasabahay ng banyaga ang 
mga bagay na pinaghirapan niya. '---Kaw 5:9, 10. 

Kaya naman nagpapayo ang taong marunong: 
“Huwag mong nasain sa iyong puso ang kaniyang 
kariktan, . . . sapagkat dahil sa isang babaing patu- 
tot ay walang natitira sa isa kundi isang bilog na ti- 
napay, ngunit tungkol naman sa asawa ng ibang la- 
laki, siya ay nanghuhuli ng isa ngang mahalagang 
kaluluwa.” (Kaw 6:24-26) Maaaring nangangahulu- 
gan ito na dahil sa pakikipagsamahan niya sa isang 
patutot, nilulustay ng isang lalaki sa Israel ang ka- 
niyang yaman at nauuwi siya sa karalitaan (iham- 
bing ang 1Sa 2:36, Luc 15:30), ngunit naiwawala na- 
man ng lalaking nangalunya sa asawa ng ibang 
lalaki ang kaniyang kaluluwa (sa ilalim ng Kautusan, 
kamatayan ang parusa para sa pangangalunya). 
O kaya naman, maaaring ang patutot na tinutukoy 
ng buong ulat ay ang mapangalunyang asawang 
babae. 

Sinasabi ng huling mga talata ng kabanatang ito 
(Kaw 6:29-35): “[Kung tungkol sa] sinumang sumi- 
siping sa asawa ng kaniyang kapuwa, walang sinu- 
mang humihipo sa kaniya ang mananatiling di- 
naparurusahan. Hindi hinahamak ng mga tao ang 
magnanakaw dahil lamang sa nagnakaw siya upang 
busugin ang kaniyang kaluluwa kapag siya ay nagu- 
gutom. Ngunit, kapag nasumpungan, magsasauli 
siya ng pitong ulit ang dami, ang lahat ng pag-aari 
sa kaniyang bahay ay ibibigay niya. Ang sinumang 
nangangalunya sa isang babae ay kapos ang puso: 
siyang gumagawa nito ay nagpapahamak ng kani- 
yang sariling kaluluwa. Isang salot at kasiraang- 
puri ang masusumpungan niya, at ang kaniyang 
kadustaan ay hindi mapapawi. Sapagkat ang pag- 
ngangalit ng isang matipunong lalaki ay paninibug- 
ho, at hindi siya mahahabag sa araw ng paghihi- 
ganti. Hindi niya pakukundanganan ang anumang 
uri ng pantubos, ni magpapakita man siya ng pag- 
sang-ayon, gaano man kalaki ang iyong regalo.” 

Maaaring ang kahulugan ng Kawikaan 6:30-35 ay 
na hindi gaanong hinahamak ng mga tao ang isang 
magnanakaw na nagnanakaw upang maibsan ang 
kaniyang gutom. Sa paanuman ay nauunawaan nila 
ang kaniyang ikinilos. Gayunpaman, kapag siya'y 
nahuli, ipasasauli sa kaniya nang may “interes” ang 
anumang ninakaw niya (lalo na sa ilalim ng Kautu- 
san [Exo 22:1, 3, 4], maaaring ginamit sa kawikaan 
ang pananalitang “pitong ulit” upang ipahiwatig na 
pagbabayarin siya ng pinakamataas na multang po- 
sible). Subalit ang mangangalunya ay hindi maka- 
gagawa ng anumang pagsasauli para sa kaniyang 
kasalanan, ang kaniyang kadustaan, na malaki, ay 
nananatili, at sa anumang paraan ay hindi niya ma- 


881 


tutubos o mabibili ang kaniyang sarili mula sa kapa- 
rusahang nararapat sa kaniya. 

Kung ang isang Kristiyano na miyembro ng espi- 
rituwal na katawan ni Kristo ay sisiping sa isang pa- 
tutot o makikiapid, kinukuha niya ang isang sang- 
kap ni Kristo at ginagawa itong sangkap ng isang 
patutot, anupat inilalakip ang kaniyang sarili sa 
isang patutot bilang iisang katawan. Sa gayo'y nag- 
kakasala siya laban sa kaniyang sariling katawan 
dahil ito'y “sangkap ni Kristo.”---1Co 6:15-18. 

Dapat Iwan ang Gayong Gawain Upang Ma- 
ligtas. May pag-asa para sa mga patutot kung ta- 
talikdan nila ang karima-rimarim na gawaing ito at 
mananampalataya sa haing pantubos ni Jesu-Kristo. 
Ang mga patuloy na nagsasagawa ng gayong imo- 
ralidad ay hindi makapagmamana ng Kaharian. (Gal 
5:19-21: Efe 5:5) Sumulat ang apostol sa mga Kristi- 
yanong nasa Corinto at pinaalalahanan niya sila na 
ang ilan sa kanila ay mga mapakiapid at mga ma- 
ngangalunya noon ngunit iniwan na nila ang landa- 
sing iyon at hinugasan na sila at ipinahayag na ma- 
tuwid sa pangalan ng Panginoong Jesu-Kristo. (1Co 
6:9-11) Ipinakita ng marami sa mga patutot sa Isra- 
el na mas mabuti ang kanilang puso kaysa sa puso 
ng mga lider ng relihiyon. Mapagpakumbabang ti- 
nanggap ng mga babaing ito, na nililibak ng mga es- 
kriba at mga Pariseo, ang pangangaral ni Juan na 
Tagapagbautismo, at ginamit silang halimbawa ni 
Jesus sa mga lider ng relihiyon, sa pagsasabing: “Ka- 
totohanang sinasabi ko sa inyo na ang mga manini- 
ngil ng buwis at ang mga patutot ay nauuna na sa 
inyo sa kaharian ng Diyos.”---Mat 21:31, 32. 

Si Rahab. Si Rahab, na mula sa paganong lun- 
sod ng Jerico, ay isang halimbawa ng patutot na 
nagpakita ng pananampalataya sa Diyos at ibini- 
lang na matuwid. (San 2:25) Sa bahay ni Rahab na- 
nuluyan ang mga lalaking isinugo ni Josue upang 
maniktik sa Jerico. (Jos 2:1) Hindi makatuwirang 
ipalagay na ginawa nila iyon para sa imoral na mga 
layunin. Tungkol sa kanilang motibo, ganito ang 
sabi ng mga propesor na sina C. F. Keil at F. De- 
litzsch sa Commentary on the Old Testament: “Hin- 
di gaanong paghihinalaan ang pagpasok nila sa ba- 
hay ng gayong uri ng tao. Karagdagan pa, ang 
kinaroroonan ng kaniyang bahay sa gilid o sa iba- 
baw ng pader ng bayan ay makapagpapadali sa 
pagtakas. Subalit talagang pinatnubayan ng Pangi- 
noon ang landasin ng mga tiktik, sapagkat nasum- 
pungan nila sa makasalanang ito ang mismong ta- 
ong angkop na angkop para sa kanilang layunin, at 
na sa kaniyang puso ay talagang nagkaroon ng 
epekto ang balita ng mga himalang ginawa ng 
Diyos na buhay alang-alang sa Israel, anupat hindi 
lamang niya ipinagbigay-alam sa mga tiktik ang ka- 
lumbayan ng mga Canaanita, kundi, taglay ang na- 


PATUTOT 


nanampalatayang pagtitiwala sa kapangyarihan ng 
Diyos ng Israel, ikinubli rin niya ang mga tiktik 
mula sa lahat ng pagtatanong ng kaniyang mga ka- 
babayan, sa kabila ng napakalaking panganib sa ka- 
niyang sarili.” (1973, Tomo II, Joshua, p. 34) Yamang 
iniutos ng Diyos na palayasin ng Israel ang mga Ca- 
naanita dahil sa kanilang imoral na mga gawain at 
yamang pinagpala ng Diyos ang paglupig sa Jerico 
at si Rahab mismo, talagang hindi makatuwirang 
ipalagay na nagsagawa ang mga tiktik ng imorali- 
dad kay Rahab o na ipinagpatuloy pa niya ang ka- 
niyang gawaing pagpapatutot pagkatapos niyaon. 
Dahil sa kaniyang pananampalataya, at mga ga- 
wang kasuwato niyaon, iniligtas ang kaniyang bu- 
hay. Nang maglaon ay pumasok siya sa marangal 
na pag-aasawa kay Salmon na mula sa tribo ni Juda 
at naging isang ninuno ni Jesu-Kristo.--Lev 18:24- 
30, Jos kab 2, 6:22-25; Mat 1:1, 5. 

May kinalaman kay Jepte na anak ng isang baba- 
ing patutot (Huk 11:1), at sa panunuluyan ni Sam- 
son sa bahay ng isang patutot sa lunsod ng Gaza 
(Huk 16:1), tingnan ang JEPTE; SAMSON. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Bibliya, ang 
isang tao, bansa, o kongregasyon ng mga taong na- 
kaalay sa Diyos na nakikipag-alyansa sa sanlibutan 
o na bumabaling sa pagsamba sa huwad na mga 
diyos ay tinatawag na “mga patutot.” Ganiyan ang 
bansang Israel. Ang Israel ay nahikayat na magka- 
roon ng “imoral na pakikipagtalik” sa mga banya- 
gang diyos at, kung paanong ang isang di-tapat 
na asawang babae ay naghahanap ng ibang lalaki, 
siya'y umasa sa mga banyagang bansa ukol sa kati- 
wasayan at kaligtasan mula sa kaniyang mga kaa- 
way sa halip na sa kaniyang “asawang nagmamay- 
ari,” ang Diyos na Jehova. (Isa 54:5, 6) Karagdagan 
pa, lubhang nagpakasama ang Jerusalem sa kani- 
yang kawalang-katapatan anupat hinigitan pa niya 
ang karaniwang ginagawa ng mga patutot, gaya ng 
sinabi ng kinasihang propeta na si Ezekiel: “Sa lahat 
ng patutot ay nahirati silang magbigay ng regalo, 
ngunit ikaw---ibinigay mo ang iyong mga regalo sa 
lahat ng maalab na umiibig sa iyo, at sinusuhulan 
mo sila upang pumaroon sa iyo mula sa lahat ng 
dako sa iyong mga pagpapatutot.” (Eze 16:33, 34) 
Ang sampung-tribong kaharian ng Israel at ang da- 
lawang-tribong kaharian ng Juda ay kapuwa tinu- 
ligsa bilang mga patutot sa ganitong makasagisag 
na paraan.---Eze 23: 1-49. 

Makasagisag na inilalarawan sa Apocalipsis ang 
sukdulang halimbawa ng espirituwal na pagpapa- 
tutot, samakatuwid nga, isang patutot na nakasakay 
sa isang kulay-iskarlatang mabangis na hayop at 
may pangalan sa kaniyang noo na “Babilonyang Da- 
kila, ang ina ng mga patutot at ng mga kasuklam- 
suklam na bagay sa lupa.” Siya'y “pinakiapiran ng 


PAU 


mga hari sa lupa. ”--Apo 17:1-5, tingnan ang BABI- 
LONYANG DAKILA. 


PAU. Isang lugar sa Edom, kung saan isang Ha- 
ring Hadar (Hadad) ang maliwanag na may mahar- 
likang tirahan doon. (Gen 36:31, 39: 1Cr 1:43, 50) 
Hindi na alam ang lokasyon ng Pau sa ngayon. 


PAULO [mula sa Lat., nangangahulugang “Mun- 
ti, Maliit”]. Ang proconsul ng Ciprus nang dumalaw 
roon si Pablo sa kaniyang unang paglalakbay bilang 
misyonero, noong mga 47 C.E. Tama si Lucas nang 
tawagin niya ito na proconsul, yamang ang panga- 
ngasiwa sa Ciprus noong panahong iyon ay nasa 
ilalim ng Senadong Romano sa halip na sa ilalim 
ng emperador. (Gaw 13:7, 12) Ang Ciprus ay da- 
ting isang probinsiya ng imperyo, ngunit noong 
22 B.C.E. ay inilagay ni Augusto sa ilalim ng kontrol 
ng Senado.---Tingnan ang PROCONSUL. 

Sa Soli, na nasa H baybayin ng pulo ng Ciprus, 
isang inskripsiyon ang natagpuan na nagtataglay 
ng mga salitang “noong pagkaproconsul ni Paulo.” 
Ang pangalang Lucio Sergio Paulo ay natagpuan sa 
daigdig na Romano bilang pangalan ng isang taga- 
pangasiwa ng Tiber sa ilalim ni Claudio Cesar. Ga- 
yunman, hindi tiyak ang anumang pag-uugnay ng 
mga taong ito sa Sergio Paulo na binanggit sa Bibli- 
ya.--The Annual of the British School at Athens, 
London, 1947, p. 201-206. 

Si Sergio Paulo ay naninirahan sa Pafos, na nasa 
kanluraning baybayin ng pulo. Siya ay “isang lala- 
king matalino,” at palibhasa'y may-pananabik na 
hinahangad na marinig ang salita ng Diyos, ipinata- 
wag niya sina Bernabe at Pablo. Habang nakikipag- 
usap sila sa lalaking ito, si Elimas (Bar-Jesus), isang 
manggagaway na Judio, ay “nagsimulang sumalan- 
sang sa kanila, na hinahangad na italikod sa pana- 
nampalataya ang proconsul.” Ngunit puspos ng ba- 
nal na espiritu, sinabi ni Pablo sa manggagaway na 
ito na sumalansang sa mabuting balita na sasapitan 
ito ng pansamantalang pagkabulag. Nabulag nga 
ito. Nang mamasdan ang makapangyarihang ga- 
wang ito ng espiritu ng Diyos, ang proconsul ay na- 
ging mananampalataya, “sapagkat lubha siyang na- 
mangha sa turo ni Jehova.”---Gaw 13:6-12. 


PAUMANHIN |sa Ingles, pardon]. Ang sali- 
tang Hebreo na nasa”, na isinasalin kung minsan 
bilang “pagpaumanhinan,” ay ginagamit din sa Ka- 
sulatan sa diwang “itaas,” “isakay” (Gen 45:19: Exo 
6:8; 2Ha 2:16), “kunin” (Gen 27:3: Bil 16:15). Gayun- 
man, ang isang pangunahing kahulugan ng salitang 
ito ay “pasanin o taglayin, dalhin.” (Gen 47:30; 1Ha 
2:26, Eze 44:12, 13) Kapag ang na-sa” ay angkop na 
isaling “pagpaumanhinan,” mahihiwatigan pa rin 
dito ang kahulugang iyon. Binabanggit ng Kasula- 


882 


tan ang kambing para kay Azazel bilang nagdadala 
sa kasalanan, at inihula na papasanin ng Mesiyas 
ang kamalian ng mga tao. (Lev 16:8, 10, 22, Isa 
53:12) Dahil sa pagdadala, o pagpasan, niya sa ka- 
malian ng iba, naging posible na pagpaumanhinan 
sila.---Tingnan ang AZAZEL. 

Samantalang ang salitang na:sa” ay maaaring tu- 
mukoy sa pagpapaumanhin, o pagpapatawad, ng 
Diyos o kaya'y ng mga tao (Gen 18:24, 26: 50:17), 
ang sa-lach' naman ay ginagamit lamang sa pagpa- 
patawad ng Diyos, ang pagkilos na sa pamamagitan 
nito ang nagkasala ay muling nagtatamo ng pag- 
sang-ayon ng Diyos bilang sagot sa kaniyang taim- 
tim na panalangin para sa kapatawaran o sa panala- 
ngin ng iba para sa kaniya.---Bil 14:19, 20, 1Ha 8:30. 

Kapag ang Hebreong nasa” ay may diwang 
pagpapaumanhin, o pagpapatawad, ginagamit kung 
minsan ng Griegong Septuagint ang salitang 
a-phi'e:mi. Sa pangunahing diwa nito, ang a:phi'e:mi 
ay nangangahulugang “pakawalan.” Ang terminong 
ito ay maaaring mangahulugang “patawarin,” “pag- 
paumanhinan.” Sa Roma 4:7, ang apostol na si Pablo 
ay sumipi mula sa Awit 32:1 (31:1, LXX), kung saan 
si Jehova ay tinutukoy na nagpapaumanhin sa “pag- 
salansang,” at gumamit siya ng isang anyo ng sali- 
tang a-phi'e-:mi, gaya ng ginagawa ng Griegong Sep- 
tuagint para sa Hebreong na-sa”. Ang terminong ito 
ay lumilitaw sa iba pang mga talata ng Kristiyanong 
Griegong Kasulatan at ikinakapit sa pagpapatawad 
ng Diyos at ng tao sa mga pagkakasala, kabilang na 
ang pagkansela sa mga pagkakautang.---Mat 6:12, 
14, 15: 18:32, 3b. 

Si Jehova ay namumukod-tangi bilang isang Diyos 
na nagpapaumanhin sa mga naghahangad ng kapa- 
tawaran. Ngunit hindi niya iniuurong ang kaparusa- 
han sa mga taong sadyang sumasalansang sa kani- 
ya at sa kaniyang matuwid na mga daan.---Exo 34: 
6, 7: tingnan ang KAPATAWARAN, PAGPAPATAWAD. 


PAUTANG. Anumang bagay, lalo na ang sala- 
pi, na ibinigay para pansamantalang gamitin, anu- 
pat sa hinaharap ay inaasahang isasauli ito o ibibi- 
gay ang katumbas nito. 

Kadalasan, napakataas ng patubo na sinisingil ng 
mga bansa noong sinaunang panahon, at ang mga 
taong hindi makabayad ng mga pautang ay pinaki- 
kitunguhan nang may kalupitan. Batay sa sinau- 
nang mga rekord, may mga halaga ng patubo noon 
na sumisingil ng kalahati ng inani ng isang tao ka- 
palit ng paggamit niya sa isang bukid, at hindi itinu- 
ring na labag sa kautusan na singilin ang isang ma- 
ngangalakal nang doble sa hiniram niya. (Ancient 
Near Kastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 168, 170) Kung minsan ay napakalupit ng paki- 
kitungo sa isang may utang.--Livy, Il, XXI, 2-7, 
ihambing ang Mat 18:28-30. 


883 


Gayunman, ibang-iba ang kalagayan sa sinau- 
nang Israel. Karaniwan na, pinauutang ng salapi at 
mga pagkain ang dukhang mga kapuwa Israelita na 
naging biktima ng pagbagsak ng kabuhayan, at ipi- 
nagbawal ng Kautusan ang pagpapataw ng patubo 
sa kanila. Kung tatanggap ng patubo ang isang Isra- 
elita mula sa kaniyang kapuwa Israelita na nagdara- 
hop, mangangahulugan iyon na pinakikinabangan 
niya ang kapighatian ng isang iyon. (Exo 22:25, Lev 
25:35-37: Deu 15:7, 8; 23:19) Gayunman, maaaring 
pagbayarin ng patubo, o interes, ang mga banyaga. 
Ngunit maaaring ang probisyong ito ng Kautusan 
ay kumakapit lamang noon sa mga pautang para sa 
negosyo at hindi sa mga kaso ng aktuwal na pagda- 
rahop. Kadalasan, nasa Israel ang mga banyaga bi- 
lang mga nandarayuhang mangangalakal at maka- 
tuwirang asahan na magbabayad sila ng patubo, 
yamang may patubo rin ang pagpapahiram nila sa 
iba.--Deu 23:20. 

Hinahatulan ng Hebreong Kasulatan ang nanghi- 
ram na ayaw magbayad ng inutang niya (Aw 37:21) 
at kasabay nito ay pinasisigla naman ang pagpapa- 
hiram sa mga nangangailangan. (Deu 15:7-11, Aw 
37:26: 112:5) Sinasabi ng Kawikaan 19:17: “Siyang 
nagpapakita ng lingap sa maralita ay nagpapautang 
kay Jehova, at ang kaniyang pakikitungo ay baba- 
yaran Niya sa kaniya.” 

Inilalarawan ng kaso ni Hana na sagana ang ka- 
bayarang iginaganti ni Jehova. Matapos “ipahiram' 
ni Hana kay Jehova ang kaniyang kaisa-isang anak 
na si Samuel para sa paglilingkod sa santuwaryo bi- 
lang pagtupad sa panata niya, siya ay pinagpala, 
hindi lamang ng isa pang anak na lalaki, kundi ng 
tatlong anak na lalaki at dalawang anak na babae. 
- 1Sa 1:11, 20, 26-28, 2:20, 21. 

Samantalang naririto sa lupa, ipinakita ni Kristo 
Jesus ang espiritu ng pagkabukas-palad ng kani- 
yang Amang si Jehova at tinuruan niya ang iba na 
gawin din iyon. Bilang susog sa mga sinabi niya 
hinggil sa pagpapautang, sinabi ni Jesus: “Kung 
nagpapahiram kayo nang walang patubo doon sa 
mga mula sa kanila ay umaasa kayong tumang- 
gap, ano ang kapurihan nito sa inyo? Maging ang 
mga makasalanan ay nagpapahiram nang walang 
patubo sa mga makasalanan upang mabalik sa ka- 
nila ang gayunding halaga. Sa halip, patuloy na... 
magpahiram nang walang patubo, na hindi umaa- 
sa ng anumang kapalit, at ang inyong gantimpala 
ay magiging malaki, at kayo ay magiging mga 
anak ng Kataas-taasan, sapagkat siya ay mabait 
sa mga walang utang-na-loob at balakyot.”---Luc 
6:34, 35. 

Sa ilalim ng Kautusan, ang mga Judiong nakiki- 
nig kay Jesus ay obligadong magpautang nang wa- 
lang patubo sa kanilang mga kapuwa Israelita na 


PAWIS 


nagdarahop. Kahit para sa mga makasalanan, hindi 
pambihirang bagay ang magpahiram nang walang 
patubo sa mga nasa kalagayang magbayad. Baka 
nga magpahiram pa ang isang tao nang walang pa- 
tubo sa layuning magkamit ng pabor sa hinaharap 
mula sa nanghihiram. Sa kabilang dako naman, ang 
isa na nagnanais maging tagatulad sa Diyos ay ga- 
gawa nang higit pa kaysa sa ginagawa ng isang ma- 
kasalanan, sa pamamagitan ng pagpapahiram sa 
mga taong nagdarahop na dahil sa kanilang kalaga- 
yan sa ekonomiya ay maaaring hindi na makapag- 
babayad kailanman. 

Sabihin pa, ang pagkakapit sa mga salita ni Jesus 
ay nililimitahan ng mga kalagayan ng isa. Halimba- 
wa, dapat na maging pangunahin sa isang tao ang 
obligasyong asikasuhin ang mga pangangailangan 
ng mga miyembro ng kaniyang pamilya. Samakatu- 
wid, mali para sa isang tao na magpautang kung 
makahahadlang ito sa obligasyon niya na maglaan 
ng mga pangangailangan sa buhay ng kaniyang pa- 
milya. (Mar 7:11-13, 1Ti 5:8) Isa pa, dapat ding isaa- 
lang-alang ang saloobin at mga kalagayan ng nang- 
hihiram. Nangangailangan ba siya dahil siya ay 
iresponsable, tamad, at ayaw magtrabaho bagaman 
mayroon namang mga trabahong kaya niyang ga- 
win? Kung gayon, kumakapit dito ang mga salita ng 
apostol na si Pablo: “Kung ang sinuman ay ayaw 
magtrabaho, huwag din naman siyang pakainin.” 
--2Te 3:10, tingnan ang PATUBO, INTERES, UTANG, 
MAY UTANG. 


PAWIS. Halumigmig o likido ng katawan na lu- 
malabas sa mga glandula ng pawis at dumaraan sa 
maliliit na butas sa balat. Ang karaniwang mga 
sanhi ng pawis ay ang pagtatrabaho (halimbawa, 
kapag gumagawa ng mabigat na gawain), emosyon 
(gaya ng kabalisahan), init, at iba pa. 

Pagkatapos na magkasala si Adan, kinailangan ni- 
yang maghanap ng ikabubuhay mula sa isinum- 
pang lupa sa labas ng hardin ng Eden, anupat gi- 
nagawa iyon sa pamamagitan ng nakapapawis na 
pagpapagal sa gitna ng mga tinik at mga dawag. Sa 
isang bahagi ay sinabi sa kaniya ni Jehova: “Sa pa- 
wis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hang- 
gang sa ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat mula ri- 
yan ka kinuha. ”---Gen 3:17-19. 

Habang nakikita ni Ezekiel ang pangitain tungkol 
sa templo, sinabi ni Jehova na ang mga saserdoteng 
naglilingkod doon ay dapat magbihis ng mga linong 
kasuutan at na “walang lana ang dadaiti sa kanila.” 
Hindi sila dapat magbigkis sa kanilang sarili ng lana 
o ng anumang “nakapagpapapawis.” Marahil ito ay 
upang maiwasan ang anumang karumihang lilikha- 
in ng pawis, o baka dahil sa pawis ay maging di- 
kasiya-siya ang kanilang paglilingkod sa halip na 
nakagagalak, yamang ang pawis ay nagpapahiwatig 


PAYO, TAGAPAYO 


ng pagpapagal o pagkapagod, gaya sa kaso ni Adan. 
--Fze 44:15-18. 

Si Jesus sa Getsemani. May kinalaman kay 
Jesu-Kristo nang siya ay nasa Getsemani noong hu- 
ling gabi ng kaniyang buhay sa lupa, sinabi ng Lu- 
cas 22:44: “Ngunit nang mapasamatinding paghihi- 
rap ay nagpatuloy siya sa pananalangin nang lalong 
marubdob, at ang kaniyang pawis ay naging gaya 
ng mga patak ng dugo na tumutulo sa lupa.” Hindi 
sinasabi ng manunulat na nahaluan ng dugo ang 
pawis ni Jesus. Maaaring gumagawa lamang siya ng 
isang paghahambing, anupat marahil ay ipinahihi- 
watig niya na ang pawis ni Kristo ay namuong tu- 
lad ng mga patak ng dugo o inilalarawan niya kung 
paanong ang pagtulo ng pawis ni Jesus ay kahawig 
ng sunud-sunod na pagpatak ng dugo mula sa isang 
sugat. Sa kabilang dako naman, maaaring lumabas 
ang dugo ni Jesus sa kaniyang balat, anupat napa- 
halo sa kaniyang pawis. Ayon sa ulat, nangyari ang 
pamamawis nang may dugo sa ilang kaso ng matin- 
ding kabagabagan ng isip. Sa kalagayang tinatawag 
na diapedesis, ang dugo o ang mga elemento nito ay 
tumatagas sa walang-punit na mga ugat na dinada- 
luyan ng dugo, at sa hematidrosis naman, ang ini- 
lalabas ay pawis na nabahiran ng sangkap na pang- 
kulay ng dugo o ng mismong dugo, o ng fluido ng 
katawan na nahaluan ng dugo, sa gayon ay nagi- 
ging dahilan ng “pagpapawis ng dugo.’ Sabihin pa, 
mga mungkahi lamang ang mga ito tungkol sa kung 
ano ang posibleng nangyari kay Jesus. 

Ang Lucas 22:43, 44 ay wala sa Vatican Manu- 
script No. 1209, sa Alexandrine Manuscript, sa 
Syriac Sinaitic codex, at sa iwinastong salin ng Sina- 
itic Manuscript. Gayunman, lumilitaw ang mga tala- 
tang ito sa orihinal na Sinaitic Manuscript, sa Codex 
Bezae, sa Latin na Vulgate, sa Curetonian Syriac, at 
sa Syriac na Peshitta. 


PAYO, TAGAPAYO. Sa maraming salitang He- 
breo at Aramaiko na ginamit sa Kasulatan upang 
ipahayag ang ideya ng “payo,” ang pangngalang 
Hebreo na @:tsah” at ang kaugnay na pandiwang 
ya-ats” ang pinakamadalas lumitaw. Bagaman ka- 
dalasang isinasalin bilang “payo,” ang @-tsah' ay isi- 
nasalin din bilang “pakana.” (Isa 8:10) Sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan, ang konsepto ng “payo” 
bilang isang pangngalan ay ipinapahayag ng bou-le” 
at sym-bou li-on. Ang boule' ay isinasalin din bilang 
“pakana” (Luc 23:51, Gaw 5:38), “malinaw na kaloo- 
ban” (Gaw 13:36), at “kapasiyahan” (Gaw 27:42). 
Kaya ang terminong “payo” ay maaari ring ma- 
ngahulugang “kalooban,” “layunin,” “kapasiyahan,” 
“pakana,” gaya halimbawa kapag ipinahahayag ni 
Jehova: “Ang aking pasiya [counsel] ay mananatili.” 
(Isa 46:10) Ang “mga layunin [counsels] ng mga 
puso,” samakatuwid nga, ang mga plano, pakana, la- 


884 


yunin [purpose], o mga kapasiyahan, ng natatagong 
panloob na pagkatao ang siyang mailalantad ka- 
pag dumating ang Panginoong Jesu-Kristo upang 
maggawad ng kahatulan. (1Co 4:5) Sa Efeso 1:11, 
ang pariralang “ayon sa ipinapasiya ng kaniyang ka- 
looban” (sa literal, “ayon sa payo ng kalooban niya”) 
ay maaaring nangangahulugang “ayon sa layunin, 
o kapasiyahan, na kapahayagan ng kalooban ng 
Diyos.” Sinabi ng apostol na si Pablo na malaya siya 
sa pagkakasala sa dugo dahil hindi niya ipinagkait 
na ituro “ang lahat ng layunin [counsel] ng Diyos" 
(“ang kabuuan ng layunin [purpose] ng Diyos,” JB; 
“ang buong kalooban ng Diyos,” NIV), samakatuwid 
nga, lahat ng bagay na kinakailangan para sa kalig- 
tasan.--Gaw 20:27. 

Ang mga lalaking kilala dahil sa kanilang karunu- 
ngan ay lubhang pinahahalagahan bilang mga ta- 
gapayo ng hari. (Tingnan ang 2Sa 16:23.) Dahil sa 
kanilang posisyon, may mga pagkakataong inaalok 
sila ng suhol upang gamitin nila ang kanilang im- 
pluwensiya sa tiwaling paraan. Nang umupa ng mga 
tagapayo ang mga kaaway ng mga Judio, maaaring 
ginawa nila iyon sa pamamagitan ng panunuhol sa 
mga Persianong naglilingkod sa gayong katungku- 
lan.--Ezr 4:5. 

Walang iisang tao ang nagtataglay ng lahat ng ka- 
alaman. Kaya naman, ang taong nakikinig sa mahu- 
say na payo ay marunong. (Kaw 12:15) Sukdulang 
kahibangan para sa isa na tanggihan ang mabuting 
payo ng makaranasang mga tagapayo, gaya ng gi- 
nawa ni Haring Rehoboam.--- 1Ha 12:8. 

Si Jehova ang nagtataglay ng karunungan sa ga- 
nap na diwa nito. Siya lamang ang hindi nanganga- 
ilangan ng sinumang magpapayo sa kaniya. (Isa 
40:13: Ro 11:34) Ang kaniyang Anak ay nakagaga- 
nap bilang “Kamangha-manghang Tagapayo,” anu- 
pat naglalaan ng patnubay at pangangasiwa, dahil 
tumanggap siya ng payo mula sa kaniyang Ama at 
sinunod niya ito, at taglay niya ang espiritu ng 
Diyos. (Isa 9:6: 11:2, Ju 5:19, 30) Idiniriin nito na 
upang ang payo ay maging kapaki-pakinabang, ka- 
ilangang isaalang-alang si Jehova. Walang kabulu- 
han ang anumang payo na sumasalungat sa Kata- 
as-taasan. Hindi iyon maituturing na payo.--Kaw 
19:21: 21:30. 


PE [Ð; pinal, 9]. Ang ika-17 titik ng alpabetong 
Hebreo. Isa ito sa limang titik Hebreo na may ibang 
anyo kapag ginagamit bilang huling titik ng isang 
salita. Ang pangalang ibinigay sa titik na ito ay na- 
ngangahulugang “bibig.” 

Ang tunog nito sa Hebreo ay katugma ng Ingles 
na “p,” kapag mayroon itong tuldok (daghesh lene) 
sa loob nito, ngunit kapag wala ang tuldok na iyon, 
ito ay binibigkas na tulad ng “ph,” gaya sa Ingles na 
“philosophy.” Nagsisimula sa titik na ito ang bawat 


885 


isa sa walong talata sa tekstong Hebreo ng Awit 
119:129-136.---Tingnan ang HEBREO, II. 


PEDAHEL [Ang Diyos ang Tumubos]. Isang pi- 
nuno ng Neptali, inatasan ni Jehova na tumulong sa 
paghahati-hati ng Lupang Pangako sa mga tribo; 
anak ni Amihud.---Bil 34:16, 17, 28. 


PEDAIAS 
Tumubos']. 

1. Ama ni Joel, na noong panahon ng paghahari 
ni David ay prinsipe ng kalahati ng tribo ni Manases 
na nananahanan sa K ng Jordan.--1Cr 27:20, 22. 

2. Ama ng ina ni Jehoiakim na si Zebida, si Peda- 
ias ay nanirahan sa Ruma.---2Ha 23:36. 

3. Ikatlong binanggit na anak ni Haring Jehoia- 
kin (Jeconias) na ipinanganak noong panahon ng 
pagkatapon sa Babilonya. Naging anak ni Pedaias si 
Gobernador Zerubabel na nanungkulan pagkaraan 
ng pagkatapon at sa gayon ay isang mahalagang ka- 
wing sa linya na umaakay tungo kay Jesus. (1Cr 
3:17-19) Dahil sa ilang di-nakaulat na kalagayan, si 
Zerubabel ay tinatawag ding anak ng kapatid ni Pe- 
daias na si Sealtiel. Maaaring inampon ni Sealtiel si 
Zerubabel kung namatay si Pedaias noong ang bata 
ay musmos pa; o, kung namatay si Sealtiel bago 
magkaanak ng isang lalaki, maaaring nagsagawa si 
Pedaias ng pag-aasawa bilang bayaw, anupat na- 
ging anak si Zerubabel sa pangalan ng kaniyang ka- 
patid na si Sealtiel.- -Ezr 5:2: Mat 1:12. 

4. Isang Benjamita na ang inapo ay nanirahan sa 
Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
-Ne 11:4, 7. 

5. Isang inapo ni Paros na tumulong kay Nehe- 
mias na magkumpuni ng pader ng Jerusalem.---Ne 
3:25. 

6. Isang Israelita na nabuhay pagkaraan ng pag- 
katapon, malamang na isang saserdote, na tumayo 
sa kaliwa ni Ezra noong binabasa sa nagkakatipong 
bayan ang Kautusan ni Jehova.—Ne 8:1, 4. 

7. Isang tapat na Levita na noong ikalawang pag- 
dalaw ni Nehemias sa Jerusalem ay inatasan niya, 
kasama nina Selemias na saserdote at Zadok na ta- 
gakopya, upang mangasiwa sa iniabuloy na ikapu. 
-Ne 13:6, 7, 12, 13. 


PEDAZUR [Ang Bato ang Tumubos]. Isang la- 
laki sa tribo ni Manases na ang anak na si Gamaliel 
ay inatasang maging pinuno ng kanilang tribo pag- 
katapos ng Pag-alis.--Bil 1:10, 16, 2:20, 7:54, 59; 
10:23. 


PEDRO [Isang Piraso ng Bato]. Ang apostol na 
ito ni Jesu-Kristo ay may limang katawagan sa Ka- 
sulatan: ang Hebreong “Symeon,” ang Griegong “Si- 
mon” (mula sa salitang-ugat na Heb. na nanga- 


[nangangahulugang “Si Jehova ang 


PEDRO 


ngahulugang “makinig, pakinggan"), “Pedro” (isang 
pangalang Gr. na siya lamang ang nagtataglay sa 
Kasulatan), ang Semitikong katumbas nito na “Ce- 
fas” (marahil ay kaugnay ng Heb. na ke-phim' [mga 
bato] na ginamit sa Job 30:6; Jer 4:29), at ang kom- 
binasyong “Simon Pedro.”--Gaw 15:14, Mat 10:2; 
16:16, Ju 1:42. 

Si Pedro ay anak ni Juan, o Jonas. (Mat 16:17: Ju 
1:42) Siya ay unang binanggit na naninirahan sa 
Betsaida (Ju 1:44) ngunit nang maglaon ay sa Ca- 
pernaum (Luc 4:31, 38), mga lugar na parehong 
nasa hilagang baybayin ng Dagat ng Galilea. Ang 
hanapbuhay ni Pedro at ng kaniyang kapatid na si 
Andres ay pangingisda, at lumilitaw na mga kasa- 
mahan nila sina Santiago at Juan, mga anak ni Ze- 
bedeo, “na mga kasosyo ni Simon.” (Luc 5:7, 10; Mat 
4:18-22: Mar 1:16-21) Kaya si Pedro ay hindi nagso- 
solong mangingisda kundi kabilang sa isang pang- 
kat ng mga mangingisda. Bagaman itinuring ng 
mga lider na Judio sina Pedro at Juan bilang “mga 
taong walang pinag-aralan at pangkaraniwan,” hin- 
di ito nangangahulugan na hindi sila marunong bu- 
masa't sumulat o na hindi sila nakapag-aral. May ki- 
nalaman sa salitang a:gram'ma:tos na ikinapit sa 
kanila, sinasabi ng Dictionary of the Bible (1905, 
Tomo III, p. 757) ni Hastings na para sa isang Judio 
“ito ay nangangahulugang isa na hindi nagkaroon 
ng pagsasanay sa Rabinikong pag-aaral ng Kasula- 
tan.”--Ihambing ang Ju 7:14, 15: Gaw 4:13. 

Si Pedro ay ipinakilala bilang isang taong may- 
asawa, at kahit man lamang noong mga huling 
taon, lumilitaw na sinamahan siya ng asawa niya sa 
kaniyang mga misyon (o sa ilan sa mga ito), gaya 
ng ginawa ng mga asawa ng ibang mga apostol. 
(1Co 9:5) Ang kaniyang biyenang babae ay nakatira 
sa kaniyang tahanan, kung saan kapisan din niya 
ang kaniyang kapatid na si Andres.---Mar 1:29-31. 

Ministeryo Kasama ni Jesus. Si Pedro ang 
isa sa mga unang alagad ni Jesus, anupat dinala siya 
kay Jesus ni Andres, na isang alagad ni Juan na Ta- 
gapagbautismo. (Ju 1:35-42) Noong panahong iyon 
ibinigay ni Jesus sa kaniya ang pangalang Cefas 
(Pedro) (Ju 1:42, Mar 3:16), na malamang ay maka- 
hula. Kung paanong may kakayahan si Jesus na 
makilalang si Natanael ay isang lalaking “sa kaniya 
ay walang panlilinlang,” may kakayahan din siyang 
makilala ang pagkatao ni Pedro. At totoo naman, 
nagpamalas si Pedro ng tulad-batong mga katangi- 
an, lalo na pagkatapos ng kamatayan at pagkabu- 
hay-muli ni Jesus, anupat naging isang impluwen- 
siyang nakapagpapatibay sa kaniyang mga kapuwa 
Kristiyano.--Ju 1:47, 48, 2:25, Luc 22:32. 

Pagkalipas pa ng ilang panahon, sa Galilea, saka 
tinanggap ni Pedro, ng kaniyang kapatid na si An- 
dres, at ng kanilang mga kasamahang sina Santiago 


PEDRO 


at Juan ang panawagan ni Jesus na sumunod sa ka- 
niya at maging “mga mangingisda ng mga tao.” (Ju 
1:35-42, Mat 4:18-22, Mar 1:16-18) Ang bangka ni 
Pedro ang napiling sakyan ni Jesus upang mula 
roon ay makapagsalita siya sa karamihan na nasa 
baybayin. Pagkatapos nito ay pinangyari ni Jesus na 
makahimalang makahuli sila ng maraming isda, 
na nag-udyok kay Pedro, na noong una ay mapag- 
alinlangan, upang sumubsob sa harap ni Jesus dahil 
sa takot. Walang pag-aatubiling iniwan niya at ng 
kaniyang tatlong kasamahan ang kanilang hanap- 
buhay upang sumunod kay Jesus. (Luc 5:1-11) Pag- 
katapos maglingkod nang mga isang taon bilang 
alagad, si Pedro ay naging kabilang sa 12 na pinili 
upang maging “mga apostol,” o “mga isinugo. ---Mar 
3:13-19. 

Sa mga apostol, sina Pedro, Santiago, at Juan ay 
ilang beses na pinili ni Jesus upang sumama sa ka- 
niya sa pantanging mga okasyon, gaya noong ma- 
ganap ang pagbabagong-anyo (Mat 17:1, 2: Mar 9:2, 
Luc 9:28, 29), noong ibangon ang anak na babae ni 
Jairo (Mar 5:22-24, 35-42), at noong dumanas si Je- 
sus ng personal na pagsubok sa hardin ng Getsema- 
ni (Mat 26:36-46, Mar 14:32-42). Ang tatlong ito, 
kasama rin si Andres, ang partikular na nagtanong 
kay Jesus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, sa 
pagkanaririto ni Jesus sa hinaharap, at sa katapusan 
ng sistema ng mga bagay. (Mar 13:1-3, Mat 24:3) 
Bagaman iniuugnay si Pedro sa kaniyang kapatid na 
si Andres sa mga talaan ng mga apostol, mas mali- 
mit siyang itinatambal kay Juan sa ulat ng mga 
pangyayari, kapuwa bago at pagkatapos ng kamata- 
yan at pagkabuhay-muli ni Jesus. (Luc 22:8: Ju 
13:24: 20:2: 21:7, Gaw 3:1: 8:14; ihambing ang Gaw 
1:13: Gal 2:9.) Hindi sinabi kung ito ay dahil sa ka- 
nilang likas na pagkakaibigan at pagiging malapit sa 
isa't isa o dahil inatasan sila ni Jesus na gumawang 
magkasama (ihambing ang Mar 6:7). 

Mas maraming pananalita ni Pedro ang nakaulat 
sa mga Ebanghelyo kaysa sa pananalita ng sinuman 
sa 11. Maliwanag na siya ay may dinamikong pag- 
katao, hindi kimi o atubili. Tiyak na ito ang dahilan 
kung bakit siya ang unang nagsasalita o nagpapaha- 
yag ng nasa isip niya samantalang ang iba ay tahi- 
mik lang. Dahil sa mga tanong na ibinangon niya, 
nilinaw at pinalawak ni Jesus ang ilang ilustrasyon. 
(Mat 15:15: 18:21, 19:27-29: Luc 12:41, Ju 13:36-38, 
ihambing ang Mar 11:21-25.) Kung minsan ay nag- 
sasalita siya nang padalus-dalos, at may kapusukan 
pa nga. Siya ang nag-akala na kailangang may sa- 
bihin siya matapos nilang makita ang pangitain ng 
pagbabagong-anyo. (Mar 9:1-6, Luc 9:33) Sa kani- 
yang waring may-kalituhang pananalita na dapat 
silang manatili roon at magtayo ng tatlong tolda, lu- 
militaw na iminumungkahi niya na ang pangitain 
(noong humihiwalay na kay Jesus sina Moises at 


886 


Elias) ay hindi dapat matapos kundi dapat itong 
magpatuloy. Noong gabi ng huling Paskuwa, sa pa- 
simula ay tutol na tutol si Pedro na hugasan ni Je- 
sus ang kaniyang mga paa, at pagkatapos, nang sa- 
wayin siya, ninais niyang pahugasan kay Jesus pati 
ang kaniyang ulo at mga kamay. (Ju 13:5-10) Ngu- 
nit makikita natin na ang mga pananalita ni Pedro 
ay pangunahin nang dahil sa kaniyang aktibong in- 
teres at pag-iisip, na may kasamang masidhing 
damdamin. Ang pag-uulat ng mga ito sa rekord ng 
Bibliya ay katibayan na mahalaga ang mga ito, ba- 
gaman kung minsan ay nagsisiwalat ng ilang kahi- 
naan ng nagsalita. 

Sa gayon, nang matisod sa turo ni Jesus ang ma- 
raming alagad at iwanan nila siya, si Pedro ang nag- 
salita para sa lahat ng mga apostol na determinado 
silang manatiling kasama ng kanilang Panginoon, 
ang Isa na may “mga pananalita ng buhay na wa- 
lang hanggan . . . ang Banal ng Diyos.” (Ju 6:66-69) 
Pagkatapos na sagutin ng mga apostol ang tanong 
ni Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol 
sa kung sino siya, si Pedro na naman ang may- 
pananalig na nagsabi: “Ikaw ang Kristo, ang Anak 
ng Diyos na buhay,” na tinugon ni Jesus sa pagsa- 
sabing si Pedro ay pinagpala, o “maligaya.”---Mat 
16:13-17. 

Palibhasa'y palaging nauuna si Pedro sa pagsasa- 
lita, siya rin ang pinakamadalas ituwid, sawayin, 
o pagwikaan. Bagaman pagkahabag ang nag-udyok 
sa kaniya, nagkamali siya nang mangahas siyang 
dalhin si Jesus sa tabi at aktuwal na sawayin ito 
nang ihula nito na siya'y magdurusa at mamama- 
tay bilang Mesiyas. Tinalikuran ni Jesus si Pedro, 
anupat tinawag si Pedro na isang mananalansang, 
o Satanas, yamang ginamit nito ang pangangatuwi- 
ran ng tao laban sa mga kaisipan ng Diyos na ma- 
susumpungan sa hula. (Mat 16:21-23) Ngunit mapa- 
pansin na nang gawin niya ito, tumingin si Jesus sa 
iba pang mga alagad, malamang na nagpapahiwa- 
tig na alam niyang taglay rin nila ang damdaming 
ipinahayag ni Pedro. (Mar 8:32, 33) Nang mangahas 
si Pedro na magsalita para kay Jesus tungkol sa pag- 
babayad ng isang uri ng buwis, mahinahong ipina- 
unawa sa kaniya ni Jesus na dapat muna siyang 
mag-isip na mabuti bago magsalita. (Mat 17:24-27) 
Nagpakita si Pedro ng labis na pagtitiwala sa sarili at 
ng pagkadamang nakahihigit siya sa 11 nang sabi- 
hin niya na bagaman matisod ang mga ito may ki- 
nalaman kay Jesus, siya ay hindi matitisod, anupat 
handa siyang mabilanggo o mamatay pa nga kasa- 
ma ni Jesus. Totoo, ang lahat ng iba pa ay nagsabi 
rin ng gayunding bagay, ngunit si Pedro ang unang 
gumawa nito at “paulit-ulit” pa. Pagkatapos ay ini- 
hula ni Jesus na tatlong ulit na ipagkakaila ni Pedro 
ang kaniyang Panginoon.--Mat 26:31-35, Mar 14: 
30, 31, Luc 22:33, 34. 


887 


Si Pedro ay hindi lamang isang taong masalita 
kundi isa ring taong agad kumikilos, anupat nag- 
pamalas ng pagkukusa at lakas ng loob, gayun- 
din ng matinding pagmamahal sa kaniyang Pangi- 
noon. Nang pumaroon si Jesus sa isang liblib na 
dako bago magbukang-liwayway upang manala- 
ngin, di-nagtagal ay pinangunahan ni Simon ang 
isang pangkat upang ‘hanapin siya.” (Mar 1:35-37) 
Muli, si Pedro ang humiling kay Jesus na utusan 
siyang lumakad sa ibabaw ng maunos na dagat 
upang salubungin si Jesus, anupat malayu-layo rin 
ang nalakad niya bago siya nagpadala sa pag-aalin- 
langan at nagsimulang lumubog.---Mat 14:25-32. 

Sa hardin ng Getsemani noong huling gabi ng bu- 
hay ni Jesus sa lupa, si Pedro, kasama sina Santiago 
at Juan, ay nagkapribilehiyong samahan si Jesus sa 
dako kung saan ito marubdob na nanalangin. Tulad 
ng iba pang mga apostol, nakatulog si Pedro, dahil 
sa pagod at pamimighati. Tiyak na dahil paulit-ulit 
na sinambit ni Pedro ang determinasyon niyang hu- 
wag iwanan si Jesus, sa kaniya partikular na sinabi 
ni Jesus: “Hindi ba ninyo magagawang magbantay 
kahit man lamang isang oras na kasama ko?” (Mat 
26:36-45: Luc 22:39-46) Si Pedro ay hindi 'nagpatu- 
loy sa pananalangin’ at nagdusa dahil dito. 

Nang makita ng mga alagad na kukunin na ng 
mga mang-uumog si Jesus, nagtanong sila kung da- 
pat ba silang lumaban, ngunit si Pedro ay hindi na 
naghintay ng sagot at agad na kumilos, anupat pi- 
nutol ang tainga ng isang lalaki sa pamamagitan ng 
tabak (bagaman malamang na mas malubhang pin- 
sala ang gusto niyang gawin) kung kaya sinaway 
siya ni Jesus. (Mat 26:51, 52; Luc 22:49-51, Ju 18:10, 
11) Bagaman iniwan ni Pedro si Jesus, tulad ng gi- 
nawa ng iba pang mga alagad, pagkatapos nito ay 
sinundan niya “sa malayo" ang mga mang-uumog 
na umaresto kay Jesus, anupat lumilitaw na hin- 
di niya malaman ang gagawin sapagkat natatakot 
siyang mapatay ngunit alalang-alala rin siya kay Je- 
sus.---Mat 26:57, 58. 

Sa tulong ng isa pang alagad, na maliwanag na 
sumunod o sumama sa kaniya hanggang sa tirahan 
ng mataas na saserdote, pumasok si Pedro sa mis- 
mong looban. (Ju 18:15, 16) Hindi siya nanatiling ta- 
himik at nakakubli sa isang madilim na sulok kundi 
lumantad siya at nagpainit sa tabi ng apoy. Dahil sa 
liwanag ng apoy ay nakilala siya ng iba bilang kasa- 
mahan ni Jesus, at lalo pa silang naghinala dahil sa 
kaniyang puntong Galilea. Nang akusahan si Pedro, 
tatlong ulit niyang ikinaila na kilala niya si Jesus, 
anupat sumumpa pa nga nang bandang huli dahil sa 
tindi ng kaniyang pagkakaila. Sa isang dako sa lun- 
sod ay tumilaok ang isang tandang sa ikalawang 
pagkakataon, at si Jesus ay “bumaling at tumingin 
kay Pedro.” Si Pedro ngayon ay lumabas, nanlupay- 
pay, at tumangis nang may kapaitan. (Mat 26:69-75, 


PEDRO 


Mar 14:66-72, Luc 22:54-62: Ju 18:17, 18, tingnan 
ang PAGTILAOK NG MANOK, SUMPA Blg. 1.) Gayunman, 
ang naunang pagsusumamo ni Jesus para kay Pedro 
ay sinagot, anupat hindi naman lubusang nanghi- 
na ang pananampalataya ni Pedro.--Luc 22:31, 32. 

Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay-muli ni 
Jesus, ang mga babaing pumaroon sa libingan ay 
sinabihan ng anghel na dalhin ang isang mensahe 
sa “kaniyang mga alagad at kay Pedro.” (Mar 16:1- 
7, Mat 28:1-10) Dinala ni Maria Magdalena ang 
mensahe kina Pedro at Juan, at nagsimulang tu- 
makbo ang mga ito patungo sa libingan, anupat na- 
unahan ni Juan si Pedro. Samantalang si Juan ay 
tumigil sa harapan ng libingan at sumilip lamang sa 
loob, si Pedro ay tuluy-tuloy na pumasok, at sinun- 
dan naman ni Juan. (Ju 20:1-8) Bago nagpakita si 
Jesus sa mga alagad bilang isang grupo, nagpakita 
muna siya kay Pedro. Ito, bukod sa espesipikong 
pagbanggit ng anghel sa pangalan ni Pedro, ay ma- 
lamang na nagbigay-katiyakan sa nagsisising si Pe- 
dro na hindi permanenteng pinutol ng tatlong ulit 
niyang pagkakaila ang kaniyang kaugnayan sa Pa- 
nginoon.--Luc 24:34, 1Co 15:5. 

Bago nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng 
Dagat ng Galilea (Tiberias), sinabi ng masiglang si 
Pedro na mangingisda siya, at ang iba ay sumama 
sa kaniya. Nang makilala ni Juan si Jesus na nasa 
dalampasigan, kaagad-agad na lumangoy si Pedro 
patungong baybayin, anupat iniwan ang iba upang 
siyang magdaong ng bangka, at nang humingi si Je- 
sus ng isda, bilang tugon ay hinila ni Pedro ang lam- 
bat patungong baybayin. (Ju 21:1-13) Sa pagkakata- 
ong ito tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Pedro (na 
tatlong ulit na nagkaila sa kaniyang Panginoon) 
kung iniibig ba nito si Jesus, anupat binigyan si Pe- 
dro ng atas na 'pastulan ang kaniyang mga tupa." 
Inihula rin ni Jesus ang paraan ng kamatayan ni Pe- 
dro, na nag-udyok naman kay Pedro na magtanong 
pagkakita niya sa apostol na si Juan: “Panginoon, 
ano ang gagawin ng taong ito?” Minsan pang itinu- 
wid ni Jesus ang pangmalas ni Pedro, anupat idini- 
in na dapat siyang “maging kaniyang tagasunod’ at 
huwag ikabahala kung anuman ang gagawin ng iba. 
—Ju 21:15-22. 

Ministeryo Nang Dakong Huli. Yamang “na- 
kabalik” na siya mula sa pagkahulog sa silo ng pag- 
katakot, na pangunahin nang dahil sa labis na pagti- 
tiwala sa sarili (Ihambing ang Kaw 29:25), kailangan 
ngayong “palakasin ni Pedro ang kaniyang mga ka- 
patid” bilang pagtupad sa payo ni Kristo (Luc 22:32) 
at magpastol sa Kaniyang mga tupa. (Ju 21:15-17) 
Kaayon nito, gumanap si Pedro ng prominenteng 
bahagi sa gawain ng mga alagad pagkaakyat ni Je- 
sus sa langit. Bago ang Pentecostes ng 33 C.E., ini- 
harap ni Pedro sa kapulungan ang tungkol sa pagpili 
ng kapalit ng di-tapat na si Hudas, anupat nagbigay 


PEDRO 


siya ng maka-Kasulatang katibayan para sa gayong 
pagkilos. Isinagawa ng kapulungan ang kaniyang 
rekomendasyon. (Gaw 1:15-26) Muli, noong Pente- 
costes, sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu, 
gumanap si Pedro bilang tagapagsalita para sa mga 
apostol at ginamit niya ang una sa “mga susi" na ibi- 
nigay sa kaniya ni Jesus, sa gayon ay binuksan ang 
daan upang ang mga Judio ay maging mga miyem- 
bro ng Kaharian.--Gaw 2:1-41, tingnan ang Susi, I. 

Pagkaraan ng Pentecostes, patuloy siyang naging 
prominente sa sinaunang kongregasyong Kristiya- 
no. Pagkatapos ng okasyong iyon, sa orihinal na 
mga apostol ay tanging siya at si Juan na lamang 
ang binanggit sa aklat ng Mga Gawa, maliban sa 
maikling pagbanggit sa pagpatay kay “Santiago na 
kapatid ni Juan,” ang isa pang kabilang sa tatlong 
apostol na naging pinakamatalik na mga kasama- 
han ni Jesus. (Gaw 12:2) Waring partikular na naki- 
lala si Pedro sa pagsasagawa ng mga himala. (Gaw 
3:1-26, 5:12-16, ihambing ang Gal 2:8.) Sa tulong ng 
banal na espiritu, buong-tapang siyang nagsalita sa 
mga tagapamahalang Judio na nagpaaresto sa kani- 
ya at kay Juan (Gaw 4:1-21), at sa ikalawang pagka- 
kataon ay gumanap siya bilang tagapagsalita para 
sa lahat ng mga apostol sa harap ng Sanedrin, anu- 
pat matatag na ipinahayag ang kanilang determina- 
syon na “sundin ang Diyos bilang tagapamahala” sa 
halip na mga tao na salansang sa kalooban ng Diyos. 
(Gaw 5:17-31) Malamang na partikular na nakada- 
ma si Pedro ng malaking kasiyahan nang maipakita 
niya ang kaniyang nagbagong saloobin, na ibang- 
iba sa ipinakita niya noong gabing ikaila niya si Je- 
sus, at nang mabata rin niya ang pamamalo na ini- 
lapat ng mga tagapamahala. (Gaw 5:40-42) Bago 
ang kaniyang ikalawang pagkaaresto, kinasihan si 
Pedro na ilantad ang pagpapaimbabaw nina Ana- 
nias at Sapira at ipahayag ang hatol ng Diyos sa ka- 
nila.--Gaw 5:1-11. 

Di-nagtagal pagkatapos ng pagpatay kay Esteban 
bilang martir, nang maraming mananampalataya 
sa Samaria ang matulungan at mabautismuhan ni 
Felipe (na ebanghelisador), sina Pedro at Juan ay 
naglakbay patungo roon upang tulungan ang mga 
mananampalatayang ito na tumanggap ng banal na 
espiritu. Doon ginamit ni Pedro ang ikalawang “susi 
ng kaharian.” Pagkatapos, nang pabalik na sila sa 
Jerusalem, “ipinahayag [ng dalawang apostol] ang 
mabuting balita” sa maraming Samaritanong na- 
yon. (Gaw 8:5-25) Lumilitaw na muling humayo si 
Pedro sa isang misyon anupat noong panahong iyon 
ay pinagaling niya sa Lida si Eneas, na paralisado sa 
loob ng walong taon, at binuhay niyang muli ang 
babaing si Dorcas ng Jope. (Gaw 9:32-43) Mula sa 
Jope, inakay si Pedro na gamitin ang ikatlong “susi 
ng kaharian,” kaya naglakbay siya patungong Cesa- 
rea upang mangaral kay Cornelio at sa mga kamag- 


888 


anak at mga kaibigan nito. Bilang resulta, sila ang 
naging unang di-tuling mga Gentil na mananampa- 
lataya na tumanggap ng banal na espiritu bilang 
mga tagapagmana ng Kaharian. Pagbalik ni Pedro 
sa Jerusalem, kinailangan niyang harapin ang mga 
tutol sa pagkilos na iyon, ngunit sumang-ayon na- 
man ang mga ito nang maiharap niya ang katiba- 
yan na kumilos siya ayon sa patnubay ng Diyos. 
--Gaw 10:1-11:18, ihambing ang Mat 16:19. 

Maaaring noong taon ding iyon (36 C.E.) unang 
dumalaw si Pablo sa Jerusalem bilang isang nakum- 
berteng Kristiyano at apostol. “Dinalaw niya si Cefas 
[Pedro], anupat gumugol ng 15 araw kasama nito, 
at nakita rin niya si Santiago (ang kapatid sa ina ni 
Jesus) ngunit wala nang iba pa sa orihinal na mga 
apostol.---Gal 1:18, 19: tingnan ang APOSTOL (Pagka- 
Apostol sa Kongregasyon). 

Ayon sa taglay nating katibayan, noong 44 C.E. 
ipinapatay ni Herodes Agripa I ang apostol na si 
Santiago at, nang malaman na ikinalugod ito ng 
mga lider na Judio, ipinaaresto naman niya si Pedro. 
(Gaw 12:1-4) “Masidhing pananalangin’ ang isinaga- 
wa ng kongregasyon para kay Pedro, at pinalaya 
siya ng anghel ni Jehova mula sa bilangguan (at 
malamang na sa kamatayan din). Pagkatapos na 
isaysay sa mga nasa tahanan ni Juan Marcos ang 
makahimalang pagpapalaya sa kaniya, hiniling ni 
Pedro na iulat ito kay “Santiago at sa mga kapatid,” 
at pagkatapos si Pedro ay “naglakbay patungo sa 
ibang dako.”--Gaw 12:5-17: ihambing ang Ju 7:1: 
11:53, 54. 

Sumunod siyang lumitaw sa ulat ng Mga Gawa 
noong kapulungan ng “mga apostol at matatandang 
lalaki” na idinaos sa Jerusalem upang pag-usapan 
ang usapin ng pagtutuli para sa mga Gentil na na- 
kumberte, malamang na noong taong 49 C.E. Pag- 
katapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro 
at nagbigay ng patotoo may kinalaman sa mga pa- 
kikitungo ng Diyos sa mga mananampalatayang 
Gentil. Ang 'pagtahimik ng buong karamihan” ay 
katibayan na mapuwersa ang kaniyang argumento 
at, malamang, na iginagalang din siya ng mga na- 
roroon. Si Pedro, tulad nina Pablo at Bernabe na 
nagbigay ng patotoo pagkatapos niya, ay waring 
tumatayong saksi sa harap ng kapulungan. (Gaw 
15:1-29) Maliwanag na ang pangyayaring iyon ang 
nasa isip ni Pablo nang tukuyin niya si Pedro ka- 
sama sina Santiago at Juan bilang “namumukod- 
tanging mga lalaki,” “ang waring mga haligi” sa 
kongregasyon.---Gal 2:1, 2, 6-9. 

Batay sa kabuuan ng ulat, maliwanag na si Pedro, 
bagaman totoo na lubhang prominente at iginaga- 
lang, ay hindi nagkaroon ng nakahihigit na awtori- 
dad sa mga apostol salig sa pag-aatas sa kaniya sa 
isang ranggo o katungkulan. Kaya naman nang ma- 


889 


ging mabunga ang gawain ni Felipe sa Samaria, si- 
nasabi ng ulat na 'sina Pedro at Juan ay isinugo" ng 
mga apostol sa misyon sa Samaria, anupat lumilitaw 
na kumilos ang mga apostol bilang isang lupon. 
(Gaw 8:14) Hindi nanatili nang permanente si Pedro 
sa Jerusalem na para bang kailangan ang presensi- 
ya niya roon upang wastong mapamahalaan ang 
kongregasyong Kristiyano. (Gaw 8:25; 9:32, 12:17; 
tingnan din ang MATANDANG LALAKI, TAGAPANGASI- 
wA.) Aktibo siya sa Antioquia, Sirya, noong pana- 
hong naroroon din si Pablo, at minsan ay kinai- 
langang sawayin ni Pablo si Pedro (Cefas) nang 
“mukhaan ... . sa harap nilang lahat” dahil ikinahiya 
ni Pedro ang pagkaing kasama ng mga Kristiyanong 
Gentil at pakikihalubilo sa kanila nang dumating 
ang ilang Judiong Kristiyano na nanggaling kay 
Santiago sa Jerusalem.---Gal 2:11-14. 

Ang higit pang impormasyon tungkol sa posisyon 
ni Pedro sa kongregasyong Kristiyano ay nasa arti- 
kulong BATONG-LIMPAK. Ang pangmalas na si Pedro 
ay nakarating sa Roma at nanguna sa kongregasyon 
doon ay batay lamang sa mapag-aalinlanganang 
tradisyon at hindi lubusang kaayon ng mga impor- 
masyon sa Kasulatan. Hinggil sa puntong ito, at sa 
paninirahan ni Pedro sa Babilonya at kung isinulat 
niya mula roon ang kaniyang dalawang liham, ting- 
nan ang PEDRO, MGA LIHAM NI. 


PEDRO, MGA LIHAM NI. Dalawang kinasi- 
hang liham ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na 
isinulat ng apostol na si Pedro, na nagpakilala bilang 
ang manunulat ng mga ito sa pambungad na mga 
salita ng bawat liham. (1Pe 1:1, 2Pe 1:1, ihambing 
ang 2Pe 3:1.) Malinaw na tinutukoy ng iba pang 
panloob na katibayan na si Pedro ang manunulat. 
Tinukoy niya ang kaniyang sarili bilang isang saksi 
sa pagbabagong-anyo ni Jesu-Kristo, isang pribile- 
hiyong tinamasa lamang nina Pedro, Santiago, at 
Juan. (2Pe 1:16-18: Mat 17:1-9) At, gaya ng ipinaki- 
kita sa Juan 21:18, 19, si Pedro lamang ang maka- 
pagsasabi: “Ang pag-aalis ng aking tabernakulo ay 
malapit na, gaya rin ng ipinahiwatig sa akin ng 
ating Panginoong Jesu-Kristo.” (2Pe 1:14) Ang pag- 
kakaiba sa istilo ng dalawang liham ay maaaring 
dahil ginamit ni Pedro si Silvano (Silas) sa pagsulat 
ng unang liham samantalang nang isulat niya ang 
kaniyang ikalawang liham ay lumilitaw na hindi ga- 
yon ang ginawa niya. (1Pe 5:12) Ang mga ito ay 
kapuwa pangkalahatang liham, anupat maliwanag 
na para sa mga Kristiyanong Judio at di-Judio. 
Ang unang liham ay espesipikong patungkol sa 
mga nasa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia 
--mga rehiyon ng Asia Minor.--1IPe 1:1, 2:10, 2Pe 
1:1; 3:1, ihambing ang Gaw 2:5, 9, 10. 

Ang mga liham ni Pedro ay lubusang kasuwato 
ng iba pang mga aklat ng Bibliya sa pagdiriin sa ta- 


PEDRO, MGA LIHAM NI 


mang paggawi at sa mga gantimpala nito at gayun- 
din sa pagsipi mula sa mga iyon bilang mapanana- 
ligang Salita ng Diyos. Sinipi ng mga ito ang Genesis 
(18:12: 1Pe 3:6), Exodo (19:5, 6: 1Pe 2:9), Levitico 
(11:44: 1Pe 1:16), Mga Awit (34:12-16: 118:22, 1Pe 
3:10-12, 2:7), Mga Kawikaan (11:31 [LXX], 26:11, 
1Pe 4:18, 2Pe 2:22), at Isaias (8:14: 28:16; 40:6-8, 
53:5: 1Pe 2:8, 2:6, 1:24, 25; 2:24). Ang hula sa Kasu- 
latan ay ipinakitang gawa ng espiritu ng Diyos. (2Pe 
1:20, 21, ihambing ang 2Ti 3:16.) Ang pangako ng 
Diyos may kinalaman sa mga bagong langit at isang 
bagong lupa ay inulit. (2Pe 3:13, Isa 65:17: 66:22, 
Apo 21:1) Maliwanag na ipinakikita ng mga pagka- 
katulad sa pagitan ng 2 Pedro (2:4-18: 3:3) at ng Ju- 
das (5-13, 17, 18) na ang ikalawang liham ni Pedro 
ay tinanggap ng alagad na si Judas bilang kinasi- 
han. Kapansin-pansin din na itinuring ni Pedro ang 
mga liham ng apostol na si Pablo bilang kasama “sa 
iba pang bahagi ng Kasulatan. "---2Pe 3:15, 16. 

Panahon ng Pagsulat. Mahihiwatigan sa nila- 
laman ng mga liham na isinulat ang mga iyon bago 
magsimula ang pag-uusig ni Nero noong 64 C.E. Ya- 
mang noon ay kasama ni Pedro si Marcos, waring 
ang panahon ng pagsulat ng unang liham ay sa pa- 
gitan ng 62 at 64 C.E. (1Pe 5:13) Mas maaga rito, si 
Marcos ay nasa Roma noong panahon ng unang 
pagkakabilanggo roon ni Pablo (mga 59-61 C.E.), at 
nang mabilanggo si Pablo sa Roma sa ikalawang 
pagkakataon (mga 65 C.E.), hiniling niya na puma- 
roon sa kaniya sina Timoteo at Marcos. (Col 4:10, 2Ti 
4:11) Malamang na isinulat ni Pedro ang kaniyang 
ikalawang liham di-nagtagal pagkatapos ng kani- 
yang unang liham, o noong mga 64 C.E. 

Isinulat Mula sa Babilonya. Ayon sa sari- 
ling patotoo ni Pedro, isinulat niya ang kaniyang 
unang liham samantalang siya'y nasa Babilonya. 
(1Pe 5:13) Posibleng doon din niya isinulat ang ka- 
niyang ikalawang liham. Malinaw na ipinakikita ng 
taglay nating katibayan na ang “Babilonya” ay tu- 
mutukoy sa lunsod na nasa Eufrates at hindi sa 
Roma, gaya ng inaangkin ng ilan. Yamang ipinag- 
katiwala sa kaniya ang ‘mabuting balita para sa mga 
tuli, maaasahang maglilingkod si Pedro sa isang 
sentro ng Judaismo, gaya ng Babilonya. (Gal 2:7-9) 
May malaking populasyong Judio sa loob at sa pali- 
bot ng sinaunang lunsod ng Babilonya. Sa pagta- 
lakay kung paano ginawa ang Babilonyong Tal- 
mud, ang Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, 1971, 
Tomo 15, tud. 755) ay may binanggit na “dakilang 
mga akademya sa Babilonya" ng Judaismo sa Kara- 
niwang Panahon. Yamang sumulat si Pedro sa “mga 
pansamantalang naninirahan na nakapangalat sa 
[literal na] Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Biti- 
nia” (1Pe 1:1), makatuwiran lamang na ang pinang- 
galingan ng liham, ang “Babilonya,” ay ang literal 
na lugar na may gayong pangalan. Hindi kailanman 


PEDRO, MGA LIHAM NI 


890 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG PEDRO 


Isang liham na nagpapasigla sa mga Kristiyano na maging ma- 
pagpuyat at magbata nang may katapatan sa kabila ng mga 
pagsubok 


Isinulat sa Babilonya ng apostol na si Pedro sa pamamagitan ng 
paggamit kay Silvano bilang kalihim, noong mga 62-64 C.E. 


Ang mga Kristiyano ay dapat gumawi sa paraang 
karapat-dapat sa kanilang kamangha-manghang 
pag-asa 
Ang “mga pinili” ay pinagkalooban ng isang buhay na pag- 

asa, isang walang-kasiraang mana sa langit (1:1-5) 

May pananampalataya sila kay Jesu-Kristo ukol sa kaligtasan 
ng kanilang mga kaluluwa--isang bagay na doo'y naging 
lubhang interesado ang sinaunang mga propeta at maging 
ang mga anghel (1:8-12) 

Kaya nga, dapat nilang bigkisan ang kanilang mga pag-iisip 
ukol sa gawain: dapat silang umiwas sa kanilang dating 
mga pagnanasa, magpakabanal, at gumawi nang may ma- 
kadiyos na takot at pag-ibig na pangkapatid (1:13-25) 

Dapat silang magkaroon ng pananabik sa ‘gatas ng salita’ 
upang lumaki tungo sa kaligtasan (2:1-3) 

Sila ay isang espirituwal na bahay, isang banal na pagkasa- 
serdote, itinayo sa pundasyon ni Kristo, kaya naman dapat 
silang maghandog ng espirituwal na mga haing kaayaaya 
sa Diyos (2:4-8) 

Bilang isang bayang ukol sa pantanging pag-aari, ipinapaha- 
yag nila nang malawakan ang mga kagalingan ng kanilang 
Diyos at gumagawi sila sa paraang nagpaparangal sa kani- 
ya (2:9-12) 

Ang mga kaugnayan sa mga kapuwa-tao ay dapat na 
nakasalig sa makadiyos na mga simulain 
Maging mapagpasakop sa mga tagapamahalang tao: ibigin 

ang mga kapatid: matakot sa Diyos (2:13-17) 

Ang mga tagapaglingkod sa bahay ay dapat magpasakop sa 
kanilang mga panginoon kahit di-makatuwiran ang mga ito, 
nagpakita si Jesus ng mabuting halimbawa ng matiising 
pagbabata ng kasamaan (2:18-25) 


Ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kani-kani- 
lang asawang lalaki, kung di-sumasampalataya ang asa- 
wang lalaki, maaari siyang mawagi ng mainam na paggawi 
ng asawang babae (3:1-6) 


ipinahihiwatig ng Bibliya na ang Babilonya ay espe- 
sipikong tumutukoy sa Roma, ni sinasabi man nito 
na nakarating si Pedro sa Roma. 

Ang unang nagsabi na pinatay si Pedro sa Roma 
bilang martir ay si Dionisio, obispo ng Corinto no- 
ong huling kalahatian ng ikalawang siglo. Mas maa- 
ga rito, si Clemente ng Roma, bagaman magkasama 
niyang binanggit sina Pablo at Pedro, ay nagsabing 
ang pangangaral ni Pablo kapuwa sa S at sa K ay ka- 
tangi-tangi sa apostol na iyon, anupat ipinahihiwa- 
tig na hindi kailanman nakarating sa K si Pedro. 
Yamang waring hindi pa nagsisimula noon ang ma- 
lupit na pag-uusig sa mga Kristiyano ng pamahala- 
ang Romano (sa ilalim ni Nero), walang dahilan 


Ang mga asawang lalaki ay dapat mag-ukol ng karangalan 
sa kani-kanilang asawang babae “gaya ng sa isang mas 
mahinang sisidlan” (3:7) 

Ang lahat ng mga Kristiyano ay dapat magpakita ng pakiki- 
pagkapuwa-tao sa pakikitungo sa iba, na hindi gumaganti 
ng pinsala sa pinsala, kundi nagtataguyod ng kapayapaan 
(3:8-12) 

Ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya ang 
mga Kristiyano ay dapat na maging matino sa pag-iisip 
at mapagpuyat may kinalaman sa mga panalangin, dapat 
silang magkaroon ng masidhing pag-ibig sa isa't isa at 
dapat nilang gamitin ang kanilang mga kaloob upang pa- 
rangalan ang Diyos (4:7-11) 

Ang mga matatanda ay dapat na may pananabik na mag- 
pastol sa kawan ng Diyos, ang mga kabataang lalaki 
ay dapat na laging magpasakop sa matatandang lalaki: 
ang lahat ay dapat magpamalas ng kababaan ng pag-iisip 
(5:1-5) 

Ang tapat na pagbabata ng pagdurusa ay nagbubu- 
nga ng mga pagpapala 

Ang mga Kristiyano ay maaaring magsaya kahit sa ilalim ng 
nakapipighating mga pagsubok, yamang ang katangian ng 
kanilang pananampalataya ay mahahayag (1:6, 7) 

Hindi sila dapat magdusa dahil sa paggawa ng masama: 
kung nagdurusa sila alang-alang sa katuwiran, dapat ni- 
lang luwalhatiin ang Diyos at hindi sila dapat mahiya, iyon 
ay panahon ng paghatol (3:13-17: 4:15-19) 

Si Kristo ay nagdusa at namatay sa laman upang maakay 
tayo sa Diyos, kaya nga, hindi na tayo nabubuhay ayon 
sa mga pagnanasa ng laman--kahit pagsalitaan pa tayo 
nang may pang-aabuso ng mga taong makalaman dahil sa 
naiiba tayo (3:18-4:6) 

Kung ang isang Kristiyano ay may-katapatang nagbabata ng 
mga pagsubok, magiging kabahagi siya sa malaking pag- 
sasaya sa pagkakasiwalat kay Jesus at makatitiyak siya 
na taglay na niya ngayon ang espiritu ng Diyos (4:12-14) 

Magpakababa ang bawat isa sa ilalim ng kamay ng Diyos 
at ihagis niya sa Diyos ang kaniyang kabalisahan, manin- 
digan siya laban kay Satanas, taglay ang pagtitiwalang 
palalakasin ng Diyos mismo ang Kaniyang mga lingkod 
(5:6-10) 


upang itago ni Pedro ang pagkakakilanlan ng Roma 
sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pangalan. 
Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Roma, na bina- 
bati sa pangalan ang marami na nasa Roma, hindi 
niya binanggit si Pedro. Kung si Pedro ay isang na- 
ngungunang tagapangasiwa roon, malayong mang- 
yari na hindi siya mabanggit. Gayundin, hindi ka- 
sama ang pangalan ni Pedro sa mga nagpadala ng 
mga pagbati sa pamamagitan ng mga liham ni Pa- 
blo na isinulat mula sa Roma---Efeso, Filipos, Colo- 
sas, 2 Timoteo, Filemon, Hebreo. 

Unang Pedro. Ang mga Kristiyanong pinatung- 
kulan ng apostol na si Pedro sa kaniyang unang li- 
ham ay dumaranas ng matitinding pagsubok. (1Pe 


891 


1:6) Karagdagan pa, “ang wakas ng lahat ng mga 
bagay” ay malapit na---maliwanag na tumutukoy sa 
katapusan ng Judiong sistema ng mga bagay na ini- 
hula ni Jesus. (Ihambing ang Mar 13:1-4, 1Te 2:14- 
16: Heb 9:26.) Samakatuwid, isang panahon iyon 
upang sila'y maging “mapagpuyat may kinalaman 
sa mga panalangin.” (1Pe 4:7; ihambing ang Mat 
26:40-45.) Kailangan din nila ng pampatibay-loob 
upang makapagbata nang may katapatan, ang mis- 
mong pampatibay-loob na inilaan ng apostol. 
Paulit-ulit na ipinaalaala ni Pedro sa mga kapuwa 
Kristiyano ang mga pagpapalang tinatamasa nila. 
Dahil sa awa ng Diyos, tinanggap nila ang isang ba- 
gong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, na 
nagbibigay sa kanila ng dahilan upang magsaya. 
(1Pe 1:3-9) Binili sila sa pamamagitan ng mahala- 
gang dugo ni Kristo. (1Pe 1:18, 19) Sa pamamagitan 
ng kaayusan ng bautismo, tumanggap sila ng isang 
mabuting budhi at patuloy nilang tataglayin iyon sa 
pamamagitan ng pamumuhay kasuwato ng isinasa- 
gisag ng kanilang bautismo sa tubig. (1Pe 3:21-4:6) 
Bilang mga batong buhay, itinatayo sila kay Kristo 
Jesus upang maging isang espirituwal na bahay 
o templo. Sila ay “isang piniling lahi, isang maharli- 
kang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang 
bayang ukol sa pantanging pag-aari.”--- 1Pe 2:4-10. 


PEDRO, MGA LIHAM NI 


Dahil sa ginawa ng Diyos at ng kaniyang Anak 
alang-alang sa kanila, ang mga Kristiyano, gaya ng 
ipinakita ni Pedro, ay may dahilan upang batahin 
ang mga pagdurusa at panatilihin ang mainam na 
paggawi. Aasahan nilang daranas sila ng mga pag- 
durusa, sapagkat “si Kristo man ay namatay nang 
minsanan may kinalaman sa mga kasalanan, isang 
taong matuwid ukol sa mga di-matuwid.” (1Pe 3:17, 
18) Ang pakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, 
sa ganang sarili, ay isang dahilan upang magsaya, 
yamang magbubunga ito ng pag-uumapaw nila sa 
kagalakan sa pagkakasiwalat ng kaluwalhatian ni 
Kristo. Kapag dinusta ang isang tao dahil sa panga- 
lan ni Kristo, iyon ay katibayan na taglay niya ang 
espiritu ng Diyos. (1Pe 4:12-14) Ang mga pagsu- 
bok mismo ay nagbubunga ng pananampalatayang 
may subok na katangian, na kailangan ukol sa kalig- 
tasan. (1Pe 1:6-9) Isa pa, sa pamamagitan ng tapat 
na pagbabata, patuloy nilang mararanasan ang pag- 
mamalasakit ng Diyos. Patatatagin at palalakasin 
niya sila.---1Pe 5:6-10. 

Gayunman, gaya ng idiniin ni Pedro, ang mga 
Kristiyano ay hindi dapat magdusa dahil sa pagiging 
mga manlalabag-batas. (1Pe 4:15-19) Dapat silang 
magpakita ng ulirang paggawi, na magpapatahimik 
sa walang-muwang na usapan laban sa kanila. (1Pe 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG PEDRO 


Isang liham na nagpapasigla sa mga Kristiyano na magpunyagi 
at mangunyapit sa makahulang salita: naglalaman ito ng ma- 
ririing babala laban sa apostasya 


Marahil ay isinulat mula sa Babilonya noong mga 64 C.E. 


Ang mga Kristiyano ay dapat magpunyagi at magti- 
wala sa makahulang salita 
Lubusang ibinigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay 

na may kinalaman sa buhay at makadiyos na debo- 
syon; bilang tugon, ang mga Kristiyano ay dapat na 
magpunyaging linangin ang pananampalataya, kagalingan, 
kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagbabata, makadiyos na 
debosyon, pagmamahal na pangkapatid, at pag-ibig--mga 
katangian na tutulong sa kanila na maging aktibo at ma- 
bunga (1:1-15) 

Ang mga Kristiyano ay dapat magbigay-pansin sa makahu- 
lang salita na kinasihan ng Diyos; nang makita ni Pedro 
si Jesus na nagbagong-anyo at marinig ang Diyos na 
nagsalita sa bundok, ang makahulang salita ay ginawang 
higit na tiyak (1:16-21) 

Magbantay laban sa mga bulaang guro at sa iba 
pang masasamang tao, ang araw ni Jehova ay da- 
rating 
Ang mga bulaang guro ay pupuslit sa loob ng kongre- 

gasyon, anupat magpapasok ng mapanirang mga sekta 
(2:1-3) 

Tiyak na hahatulan ni Jehova ang mga apostatang ito, 

kung paanong hinatulan niya ang masuwaying mga ang- 


hel, ang di-makadiyos na sanlibutan noong mga araw ni 
Noe, at ang mga lunsod ng Sodoma at Gomorra (2:4-10) 


Hinahamak ng gayong mga bulaang guro ang awtoridad, 
dinudungisan nila ang mabuting pangalan ng mga Kris- 
tiyano sa pamamagitan ng mga pagpapakalabis at imora- 
lidad, inaakit nila ang mahihina, at nangangako sila ng 
kalayaan samantalang sila mismo ay mga alipin ng kasi- 
raan (2:10-19) 

Ang kalagayan ng mga ito sa ngayon ay lalong masama 
kaysa noong wala silang alam tungkol kay Jesu-Kristo 
(2:20-22) 

Mag-ingat sa mga manunuya sa mga huling araw na man- 
lilibak sa mensahe tungkol sa ipinangakong pagkanaririto 
ni Jesus, nalilimutan nila na ang Diyos na naglalayong 
pumuksa sa sistemang ito ng mga bagay ay nagsagawa 
na ng pagpuksa sa sanlibutan bago ang Baha (3:1-7) 

Huwag ipagkamali ang pagkamatiisin ng Diyos bilang ka- 
bagalan--siya ay matiisin sapagkat nais niyang magsisi 
ang mga tao, gayunpaman, ang sistemang ito ng mga 
bagay ay mapupuksa sa araw ni Jehova, at hahalinhan 
ito ng matuwid na mga bagong langit at bagong lupa 
(3:8-13) 

Dapat gawin ng mga Kristiyano ang kanilang buong maka- 
kaya upang maging “walang batik at walang dungis at 
nasa kapayapaan”, sa gayon ay hindi sila maililigaw ng 
mga bulaang guro kundi lalago sila sa di-sana-nararapat 
na kabaitan at kaalaman kay Kristo (3:14-18) 


PEKA 


2:12, 15, 16) Kasangkot dito ang bawat aspekto ng 
buhay ng isang Kristiyano---ang kaniyang kaugna- 
yan sa awtoridad ng pamahalaan, sa mga amo, sa 
mga miyembro ng pamilya, at sa mga kapatid na 
Kristiyano. (1Pe 2:13-3:9) Humihiling ito ng tamang 
paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita, ng pagta- 
taglay ng isang mabuting budhi (1Pe 3:10-22), at 
ng pananatiling malaya mula sa nagpaparungis na 
mga gawain ng mga bansa. (1Pe 4:1-3) Sa loob ng 
kongregasyon, ang matatandang lalaki na nagliling- 
kod bilang mga pastol ay hindi dapat mamanginoon 
sa mga tupa, kundi dapat nilang gawin ang kanilang 
gawain nang maluwag sa kalooban at may panana- 
bik. Ang mga nakababatang lalaki ay dapat magpa- 
sakop sa matatandang lalaki. (1Pe 5:1-5) Ang lahat 
ng mga Kristiyano ay dapat na maging mapagpatu- 
loy, magpatibayan sa isa't isa, magkaroon ng ma- 
sidhing pag-ibig sa isa't isa, at magbigkis ng kaba- 
baan ng pag-iisip.--- 1Pe 4:7-11, 5:5. 

Ikalawang Pedro. Layunin ng ikalawang li- 
ham ni Pedro na tulungan ang mga Kristiyano na ti- 
yakin ang pagtawag at pagpili sa kanila at huwag 
mailigaw ng mga bulaang guro at mga taong di- 
makadiyos sa loob mismo ng kongregasyon. (2Pe 1: 
10, 11; 3:14-18) Ang mga Kristiyano ay hinihimok 
na magkaroon ng pananampalataya, kagalingan, 
kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagbabata, maka- 
diyos na debosyon, pagmamahal na pangkapatid, 
at pag-ibig (2Pe 1:5-11), at pinapayuhan sila na 
magbigay-pansin sa kinasihang “makahulang sali- 
ta.” (2Pe 1:16-21) Binanggit ang mga halimbawa ng 
nakalipas na mga paglalapat ng kahatulan ni Jeho- 
va laban sa mga taong di-makadiyos upang ipakita 
na ang poot ng Diyos ay hindi matatakasan niyaong 
mga nag-iiwan sa landas ng katuwiran. (2Pe 2:1-22) 
Anuman ang sabihin ng mga manunuya sa “mga 
huling araw,” ang pagdating ng araw ni Jehova, 
isang araw ng pagpuksa sa mga taong di-makadi- 
yos, ay kasintiyak ng sinapit ng sanlibutan noong 
mga araw ni Noe. Gayundin, ang pangako ng Diyos 
na mga bagong langit at isang bagong lupa ay tiyak 
at dapat gumanyak sa isa na puspusang magsikap 
na masumpungang walang dungis sa pangmalas ng 
Diyos.---2Pe 3:1-18. 


PEKA [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “buksan']. Hari ng Israel sa loob ng 20-tadng 
yugto pasimula noong mga 778 B.C.E.: kapanahon 
ng mga Judeanong hari na sina Azarias (Uzias), Jo- 
tam, at Ahaz. Mas maaga rito, naglingkod si Peka 
bilang ayudante ng Israelitang si Haring Pekahias. 
Ngunit noong ika-52 taon ng paghahari ni Uzias, sa 
pakikipagtulungan ng 50 lalaki ng Gilead ay pinas- 
lang ni Peka na anak ni Remalias si Pekahias at ina- 
gaw ang pagkahari sa Israel sa Samaria. (2Ha 15:25, 
27) Noong panahon ng paghahari ni Peka, nagpatu- 


892 


loy ang idolatrosong pagsamba sa guya. (2Ha 15:28) 
Ang tagapamahalang ito ay nakipag-alyansa rin 
kay Rezin na hari ng Sirya. Sa pagtatapos ng pagha- 
hari ng Judeanong si Haring Jotam (na nagsimula 
noong ikalawang taon ni Peka), sina Peka at Rezin 
ay kapuwa pinagmulan ng kabagabagan para sa 
Juda.---2Ha 15:32, 37, 38. 

Pagkatapos na magsimula ang paghahari ng anak 
ni Jotam na si Ahaz noong ika-17 taon ni Peka, sina- 
lakay nina Rezin at Peka ang Juda, anupat binalak 
na alisin sa trono ang monarkang iyon at italaga ang 
isang anak ni Tabeel bilang hari. Hindi sila nagta- 
gumpay na makuha ang Jerusalem (2Ha 16:1, 5: Isa 
7:1-7), ngunit dumanas ng malaking pinsala ang 
Juda. Sa loob ng isang araw ay pumatay si Peka ng 
120,000 magigiting na lalaki ng Juda. Kinuha ring 
bihag ng hukbo ng Israel ang 200,000 Judeano. Ga- 
yunman, sa payo ng propetang si Oded, na sinupor- 
tahan ng maraming pangunahing lalaki ng Efraim, 
ibinalik sa Juda ang mga bihag na ito.--2Cr 28: 
6, 8-15. 

Bagaman binigyang-katiyakan sa pamamagitan 
ng propetang si Isaias na hindi siya mapatatalsik ng 
tambalang Siro-Israelita bilang hari (Isa 7:6, 7), si- 
nuhulan ng walang-pananampalatayang si Ahaz 
ang Asiryanong si Haring Tiglat-pileser III upang 
tulungan siya. Bilang tugon, binihag ng Asiryanong 
monarka ang Damasco at pinatay si Rezin. (2Ha 
16:7-9) Lumilitaw rin na nang panahong iyon ay bi- 
nihag ni Tiglat-pileser ang mga rehiyon ng Gilead, 
Galilea, at Neptali, gayundin ang maraming lunsod 
sa hilagang Israel. (2Ha 15:29) Pagkatapos nito ay 
pinatay ni Hosea na anak ni Elah si Peka at siya ang 
sumunod na naging hari ng Israel.---2Ha 15:30. 

Isang pira-pirasong makasaysayang teksto ni 
Tiglat-pileser III ang nag-ulat tungkol sa kaniyang 
kampanya laban sa Israel: “Ang lahat ng tumatahan 
doon (at) ang kanilang mga pag-aari ay dinala ko sa 
Asirya. Ibinagsak nila ang kanilang haring si Peka 
(Pa-qa-ha) at inilagay ko si Hosea (A-ti-si-”) bilang 
hari sa kanila.”---Ancient Near Eastern Texts, inedit 
ni J. B. Pritchard, 1974, p. 284. 


PEKAHIAS [Binuksan ni Jah]. Hari ng Isra- 
el sa Samaria, anak at kahalili ni Menahem. Ang 
kaniyang maikling paghahari ng dalawang taon 
(mga 780-779 B.C.E.) ay kinakitaan ng idolatrosong 
pagsamba sa guya na gaya niyaong pinasimulan ni 
Jeroboam at pinahintulutan ni Menahem. Ang ayu- 
dante ni Pekahias, si Peka, ay nakipagsabuwatan la- 
ban sa kaniya, pinatay siya, at nagsimulang magha- 
ri bilang kahalili niya.---2Ha 15:22-26. 


PEKOD. Lumilitaw na ito ay pangalan ng isang 
lugar sa kapaligiran ng Babilonya. Ang mga lalaki 
ng Pekod ay kabilang sa mga hukbong militar na 


893 


maglalapat ng hatol ni Jehova sa di-tapat na Jerusa- 
lem. (Eze 23:4, 22-26) Nang maglaon, ang Pekod 
mismo ay itinalaga sa pagkapuksa.---Jer 50:21. 

Ang Pekod ay kadalasang iniuugnay sa Puqudu 
ng mga inskripsiyong Asiryano. Ipinahihiwatig ng 
Nimrud Inscription ni Tiglat-pileser III na ang Pekod 
ay idinagdag sa Imperyo ng Asirya at nasa ka- 
paligiran ng Elam. (Records of the Past: Ancient 
Monuments of Egypt and Western Asia, inedit ni 
A. Sayce, London, 1891, Tomo V, p. 120, 121) Sama- 
katuwid, kung wastong iugnay ito sa Puqudu, lilitaw 
na ang Pekod ay nasa S ng Tigris at nasa H ng pi- 
nagsasalubungan ng ilog na iyon at ng Karkheh. 

Iminumungkahi na sa Jeremias 50:21 ang kata- 
wagang “Pekod” (tulad ng Merataim) ay posibleng 
isang matulaing pangalan para sa Babilonya. Ka- 
pansin-pansin na ipinakikita ng isang inskripsiyong 
umiral noong panahon ni Nabucodonosor na ang 
Puqudu ay nasa ilalim ng kontrol ng Babilonya. Sa- 
makatuwid, nang bumagsak ang Babilonya sa mga 
Medo at mga Persiano, maaaring naapektuhan din 
nito ang Pekod. 


PEKTORAL. Ang sagrado at burdadong luk- 
butan na isinusuot ng mataas na saserdote ng Isra- 
el sa tapat ng kaniyang puso kapag pumapasok siya 
sa dakong Banal. Ang pektoral (sa Heb., cho shen) 
ay magsisilbing isang “pinakaalaala” at lumilitaw na 
tinutukoy ito bilang “ang pektoral ng paghatol” da- 
hil dito nakalagay ang Urim at Tumim na ginaga- 
mit sa pagsisiwalat ng mga hatol ni Jehova.---Exo 
28:15, 29, 30. 

Tulad ng epod, ang pektoral ay yari sa pinakama- 
iinam na materyales na ginto, sinulid na asul, la- 
nang tinina sa mamula-mulang purpura, sinulid na 
iskarlatang kokus, at mainam na linong pinilipit. 
(Exo 28:15) Gayunding mga materyales ang gina- 
mit sa sampung telang pantolda na binurdahan ng 
mga pigurang kerubin, sa kurtinang naghihiwalay 
sa dakong Banal at sa Kabanal-banalan, at sa panta- 
bing para sa pasukan ng tolda. Ang kinakailangang 
mga materyales ay kusang-loob na iniabuloy ng 
mga Israelita at binuo nina Bezalel at Oholiab mis- 
mo o kaya'y sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. 
--Exo 26:1, 31, 36, 31:2-6, 35:21-29. 

Maliwanag na ang tela para sa pektoral ay may 
haba na isang siko at lapad na isang dangkal, kaya 
naman magiging parisukat ito kapag itinupi, anupat 
nagiging isang lukbutan na maaaring pinaglagyan 
noon ng Urim at Tumim. Ang harapan ng pektoral 
ay napapalamutian ng 12 mahahalagang bato na 
nakakabit sa mga enggasteng ginto at nakaayos sa 
apat na hanay na may tigtatatlong bato. Sa bawat 
bato ay nakalilok ang pangalan ng isa sa mga tribo 
ng Israel. (Exo 28:15-21, 28; 39:8-14: Lev 8:8) Ang 


PELATIAS 


mga hiyas sa bawat hanay ay maaaring nakaayos 
ayon sa pagkakatala ng mga ito, anupat mula sa ka- 
nan pakaliwa (gaya ng pagbasa sa Hebreo). Hindi 
masasabi nang may katiyakan kung aling mahala- 
gang bato at tribo ang magkapares.--Tingnan ang 
mahahalagang bato sa ilalim ng kani-kanilang indi- 
biduwal na pamagat. 

Ang pektoral ay nakapatong sa epod sa ganitong 
paraan: Dalawang pinagkawing-kawing na mga ta- 
nikala na yari sa dalisay na ginto ang nakakabit sa 
dalawang argolyang ginto na nasa magkabilang gi- 
lid ng itaas na bahagi ng pektoral. Ang dulo ng mga 
tanikalang ito ay nakakabit naman sa dalawang 
enggasteng ginto na nasa ibabaw ng dugtungang 
pambalikat ng epod. Dalawang argolyang ginto rin 
ang inilagay sa magkabilang dulo ng ibabang gilid 
ng pektoral sa panig na nakaharap papaloob sa epod. 
Sa pamamagitan ng isang panaling asul, ang mga 
argolyang ito ay nakatali sa dalawang argolyang 
ginto na nasa dulo ng mga dugtungang pambalikat 
ng epod sa mismong ibabaw ng pamigkis.---Exo 
28:22-28, 39:15-21. 


PELAIAS 
mangha. 

1. Isang Levita na tumulong kay Ezra sa pagbasa 
at pagpapaliwanag ng Kautusan sa mga Israelitang 
nagkakatipon sa liwasan ng Jerusalem. Malamang 
na siya rin ang Levita (malibang ang kinatawan ng 
isang pamilya na may gayong pangalan ang tinutu- 
koy) na nagpatotoo sa tipan ng katapatan na iniha- 
rap di-nagtagal pagkatapos nito.---Ne 8:1, 5-8; 9:38, 
10:1, 9, 10. 

2. Isa sa huling salinlahi ng mga inapo ni David 
na binanggit sa Hebreong Kasulatan.--1Cr 3:1, 5, 
10, 24. 


PELALIAS |Si Jah ay Namamagitan]. Isang sa- 
serdote na ang inapong si Adaias ay kabilang sa 
mga naglilingkod sa santuwaryo pagkabalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya.--Ne 11:10, 12. 


PELATIAS |Si Jehova ay Naglaan ng Pagtakas]. 
1. Isa sa apat na Simeonitang pinuno na nangu- 
na sa 500 lalaki laban sa Bundok Seir at nanakit sa 
nalabi sa mga Amalekita, malamang na noong pa- 
nahon ng paghahari ni Hezekias.---1Cr 4:41-43. 

2. Anak ni Benaias, isang prinsipe ng Israel na 
nakita ni Ezekiel sa pangitain. Si Pelatias, kasama si 
Jaazanias, ay “nagpapakana ng pananakit at nagbi- 
bigay ng masamang payo” laban sa Jerusalem. Si 
Ezekiel ay kinasihang bumigkas ng hula laban sa 
bayan ng Israel, pagkatapos nito ay namatay si Pe- 
latias.--Eze 11:1-13. 

3. Isang malayong inapo ni David at apo ni Zeru- 
babel. (1Cr 3:19-21) Posibleng siya rin ang Blg. 4. 


[Si Jah ay Kumilos Nang Kamangha- 


PELEG 


4. Isang ulo ng pamilya na may kinatawan sa 
mga lagda sa tipan na nangangakong hindi kukuha 
ng mga asawang banyaga.--Ne 9:38, 10:1, 14, 22; 
tingnan ang Blg. 3. 


PELEG [Pagkakabaha-bahagi]. Isang anak ni Eber 
at ama ni Reu sa linya mula kay Sem hanggang kay 
Abraham, at sa gayon ay isa sa mga unang ninuno 
ni Jesus. Si Peleg ay nabuhay nang 239 na taon 
(2269-2030 B.C.E.) at pinagmulan ng isa sa 70 pamil- 
yang nabuhay pagkaraan ng Baha.--Gen 11:16-19, 
1Cr 1:24-27, Luc 3:35. 

Peleg ang ipinangalan sa kaniya dahil “nang kani- 
yang mga araw ay nabahagi ang lupa.” (Gen 10:25; 
1Cr 1:19) Hindi sinasabi ng teksto ng mga talatang 
ito kung ang kapuna-punang pagkakabaha-baha- 
ging ito ay naganap nang ipanganak si Peleg isang 
daang taon pagkaraan ng Delubyo, kundi “nang ka- 
niyang mga araw” lamang. Kung ang pangalang 
iyon ay ibinigay sa kaniya nang ipanganak siya, po- 
sibleng iyon ay nagsilbing hula hinggil sa panga- 
ngalat na naganap nang guluhin ang mga wika sa 
Tore ng Babel.--Gen 11:1-9, ihambing ang panga- 
lang Noe (malamang na nangangahulugang “Kapa- 
hingahan, Kaaliwan”), na naging makahula rin, Gen 
5:29. 


PELET [Paglalaan ng Pagtakas]. 

1. Isang anak ni Jahdai na nakatala sa pangkat 
ng mga Calebita sa talaangkanan ni Juda.--1Cr 
2:47. 

2. Isa sa makapangyarihang mga lalaking Benja- 
mita na bihasa sa paggamit ng kaliwa o kanang ka- 
may na sumama kay David sa Ziklag; anak ni Az- 
mavet.--1Cr 12:1-3. 


PELETEO, MGA. Matatapat na mandirigma 
ni Haring David, laging binabanggit kasama ng 
mga Kereteo. Nang tumakas si David mula sa Jeru- 
salem dahil sa paghihimagsik ni Absalom (na sinu- 
portahan ng kalakhang bahagi ng hukbo), ang mga 
Peleteo ay sumama kay David nang tumawid siya 
ng Kidron. (2Sa 15:18, 23) Tumulong din silang sug- 
puin ang paghihimagsik ni Sheba (2Sa 20:7), at 
nang maglaon ay sinuportahan nila ang pagpili ni 
David kay Solomon bilang kahalili niya, sa halip na 
pumanig kay Adonias gaya ng ginawa ni Joab. (1Ha 
1:38, 44) Ang mga Kereteo at mga Peleteo ay hindi 
bahagi ng karaniwang hukbo kundi isang bukod na 
pangkat na naglilingkod kay Haring David, sapagkat 
si Joab ay tinatawag na ulo ng hukbo, ngunit, naka- 
bukod sa kanila, si Benaias ang namamahala sa 
mga Kereteo at mga Peleteo. (2Sa 8:18, 20:23, 1Cr 
18:17) Yamang hindi binanggit ang mga Peleteo 
bago o pagkatapos ng paghahari ni David, maaaring 
ipalagay na ang mga ito ay kaniyang personal na 


894 


mga lingkod, sa halip na isang permanenteng gru- 
po na naglilingkod sa hari.---Ihambing ang 2Sa 8:18 
at 23:22, 23. 

Ang kawalan ng anumang tiyakang pagkakaki- 
lanlan sa mga Peleteo ay nagbangon ng maraming 
mungkahi, kabilang na rito ang dalawang pangu- 
nahing kaisipan: (1) Ang malaking pagkakahawig 
sa Hebreo ng dalawang pangalang ito na Peleteo 
at Filisteo (ang nba [Peleteo] kapag nilakipan ng 
isa lamang karagdagang titik ay nagiging MUH 
[Filisteo]) ang saligan sa pagsasabing ang mga ito 
ay may iisang pinagmulan, o na marahil ang mga 
Peleteo ay isang sanga ng mga Filisteo. Tinututulan 
ng ilan ang mungkahing ito na mga Filisteo ang bu- 
muo sa personal na tagapagbantay ni David, ngu- 
nit ang posibilidad na ito ay hindi dapat na lubu- 
sang waling-halaga. (2) Sa kabilang dako, marahil 
ang mga pangalang Kereteo at Peleteo ay mga ter- 
minong tumutukoy sa tungkulin o mga ranggo ng 
paglilingkod na isinagawa ng tagapagbantay ni Da- 
vid, anupat ang mga Kereteo ang naglingkod bilang 
mga tagapuksa, ang mga Peleteo naman bilang mga 
mananakbo. Ang gayong pangkat ng mga mana- 
nakbo ay binanggit noong panahon ng mga pag- 
hahari ni Saul at ng sumunod pang mga hari. (1Sa 
22:17: 2Ha 11:4, 2Cr 30:6) Gayunman, mas kaunti 
ang naniniwala sa ikalawang pangmalas na ito kay- 
sa sa una. 


PELETH. 

1. Isang Rubenita na ang anak na si On ay naki- 
sama kina Datan, Abiram, at Kora sa paghihimagsik 
ng mga ito.—Bil 16:1. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Jera- 
meel.--1Cr 2:33. 


PELIKANO [sa Heb., ga'ath: sa Ingles, pel- 
ican]. Iniuugnay ng mga tagapagsalin ng Griegong 
Septuagint at Latin na Vulgate ang salitang Hebreo 
na qa-'ath' sa “pelikano.” Ito'y nakatalang kasama ng 
mga ibon na itinalagang ‘marumi’ sa Kautusang 
Mosaiko.--Lev 11:13, 18, Deu 14:11, 12, 17. 

Ang pelikano ay isa sa pinakamalalaking ibong 
lumilipad, anupat umaabot sa haba na mahigit sa 
1.5 m (5 piye). Ang sukat ng nakabukang mga pak- 
pak nito ay 2.5 m (8 piye) o mahigit pa. Ang mani- 
law-nilaw na tuka nito ay mahaba at hugis-kalawit, 
at mayroon itong malaki at nababanat na lukbutan 
sa ilalim niyaon na halos di-mapapansin kung wa- 
lang laman. Bagaman asiwang kumilos sa lupa, ang 
mga pelikano ay malalakas at magagandang lumi- 
pad at kilalang namumugad nang hanggang 100 km 
(60 mi) mula sa kanilang pinangingisdaan. Napaka- 
husay nilang manghuli ng isda, at dahil sa kanilang 
mga paang tulad ng sa itik ay mabilis silang naka- 
kakilos sa tubig. 


895 


Kapag bundat na sa pagkain, kadalasa'y lumilipad 
ang pelikano patungo sa isang liblib na lugar, kung 
saan ito tumatayo na parang namamanglaw, anupat 
ang ulo ay nakalubog sa mga balikat nito at walang 
kakilus-kilos kung kaya sa malayo ay mapagkaka- 
malan itong isang puting bato. Nananatili sa gani- 
tong posisyon ang ibong ito sa loob ng ilang oras, sa 
gayo'y tumutugma sa kapanglawan at kawalang- 
ginagawa na tinutukoy ng salmista nang ilarawan 
niya ang tindi ng kaniyang pamimighati sa pama- 
magitan ng pagsulat: “Kahalintulad ako ng pelikano 
sa ilang.” (Aw 102:6) Dito, ang “ilang” ay hindi na- 
man tumutukoy sa isang disyerto, kundi sa isang lu- 
gar na malayo sa tirahan ng mga tao, marahil ay sa 
isang latian. Sa pana-panahon, ang mga latian sa hi- 
lagaang Libis ng Jordan ay tinatahanan pa rin ng 
mga pelikano. Tatlong uri ng pelikano ang mata- 
tagpuan sa Israel. Ang pinakakaraniwan ay ang 
eastern white pelican (Pelecanus onocrotalus). Mas 
madalang namang makita ang Dalmatian pelican 
(Pelecanus crispus) at ang pink-backed pelican (Pe- 
lecanus rufescens). 

Mas gustong manirahan ng mga pelikano sa mga 
lugar na hindi pa nalilinang, kung saan hindi ito 
magagambala ng tao. Doon ito namumugad at nag- 
pipisa ng mga itlog at nagpapahinga pagkatapos ni- 
tong mangisda. Dahil mahilig ito sa mga liblib at ti- 
wangwang na dako, ang ibong ito'y ginagamit sa 
Bibliya bilang sagisag ng lubos na pagkatiwang- 
wang. Upang ilarawan ang dumarating na pagkati- 
wangwang ng Edom, inihula ni Isaias na aariin ng 
pelikano ang lupaing iyon. (Isa 34:11) Inihula naman 
ni Zefanias na ang mga pelikano ay mananahanan 
sa mga kapital ng mga haligi ng Nineve, anupat 
nagpapahiwatig ng ganap na pagkawasak at kawa- 
lan ng mga tao roon.---Zef 2:13, 14. 


PELONITA. Isang termino na ginamit may ki- 
nalaman sa dalawa sa mga pangunahing mandirig- 
ma ni David, si Helez at si Ahias. (1Cr 11:26, 27, 36: 
27:10) Si Helez ay tinutukoy bilang “Paltita” sa katu- 
lad na ulat sa 2 Samuel 23:26, at itinuturing ng 
ilang leksikograpo na ito ang mas pinipiling salin ng 
katawagang ito. Ang pangalan ni Ahias (1Cr 11:36) 
ay hindi lumilitaw, kahit sa gayong anyo, sa katum- 
bas na talaan sa 2 Samuel 23:24-39. 


PENIEL. Lugar na malapit sa tawiran ng Jabok, 
kung saan nakipagbuno si Jacob sa isang anghel. Ti- 
nawag niyang Peniel ang lugar na ito sapagkat di- 
to'y “nakita niya ang Diyos nang mukhaan.” (Gen 
32:22-31) Ito rin ang Penuel.---Tingnan ang PENUEL. 


PENINA [Korales]. Isang asawa ni Elkana. Nag- 
karoon ng maraming anak si Penina, na kabaligta- 
ran ng kalagayan ng isa pang asawa ni Elkana, si 
Hana. Ngunit mas mahal ni Elkana si Hana kaysa 


PENTATEUCH 


kay Penina, kung kaya tinutuya niya ang pagkaba- 
0g ni Hana, lalo na kapag panahon ng taunang pag- 
dalaw ng pamilya sa tabernakulo.---1Sa 1:1-8. 


PENTATEUCH. Ang anyong Ingles na salitang 
Griegong ito (nangangahulugang “limang balum- 
bon” o “limahang tomo”) ay tumutukoy sa unang li- 
mang aklat ng Bibliya--Genesis, Exodo, Levitico, 
Mga Bilang, at Deuteronomio. 

Mga Nilalaman. Ang Pentateuch ay isang na- 
pakahalagang bahagi ng nasusulat na Salita ng 
Diyos, anupat naglalaan ng matibay na saligan para 
sa kalakhang bahagi ng kasunod na mga akda. Ang 
unang aklat nito, ang Genesis, ay nagbibigay sa atin 
ng kinasihang ulat ng paglalang at tumatalunton 
din sa kasaysayan ng tao mula sa Eden tungo sa 
kalakhang bahagi ng panahon ng mga patriyarka 
hanggang sa kamatayan ni Jose (“nang pasimula” 
hanggang 1657 B.C.E.). Ang ikalawang aklat, ang 
Exodo, ay nagsisimula sa kamatayan ni Jose at nag- 
lalahad ng pagsilang ni Moises noong panahon ng 
pagkaalipin, ng pagliligtas sa bayan ng Diyos mula 
sa pagkaalipin sa Ehipto, at ng pagpapasinaya ng ti- 
pang Kautusan sa Sinai, kalakip dito ang mga detal- 
ye para sa pagtatayo ng istraktura na magsisilbing 
sentro ng pagsamba, samakatuwid nga, ang taber- 
nakulo sa ilang (mga pangyayari sa kasaysayan 
mula 1657 hanggang 1512 B.C.E.). Ang Levitico, na 
ikatlong aklat, ay sumasaklaw lamang ng mga isang 
buwan (1512 B.C.E.) at nagbibigay ng napakahala- 
gang impormasyon tungkol sa Levitikong pagkasa- 
serdote, sa ordinasyon nito, at sa mga tungkulin 
nito, gayundin sa mga kautusan at mga tuntuning 
umuugit sa obligasyon ng kongregasyon na supor- 
tahan ang pagsamba kay Jehova. Ang ikaapat na 
aklat, ang Mga Bilang, gaya ng ipinahihiwatig ng 
pangalan nito, ay naglalahad tungkol sa mga sensus 
na isinagawa noong pasimula at katapusan ng pag- 
lalakbay sa ilang. Nagbibigay rin ito sa atin ng 
maraming detalye tungkol sa 40-taóng pagpapaga- 
la-gala (hanggang 1473 B.C.E.) at nagsasaad ng 
maraming kautusang nakapaloob sa pambansang 
tipan. Ang huling aklat, ang Deuteronomio, ay su- 
masaklaw ng mga dalawang buwan (1473 B.C.E.): 
ipinaliliwanag nito ang ilang bahagi ng tipang Kau- 
tusan at naglalaan ito ng maraming ordinansa na 
kailangan ng bagong salinlahi ng mga Israelita na 
nasa Kapatagan ng Moab, na handa nang sumala- 
kay at manakop sa Lupang Pangako. Inilalahad ng 
huling mga kabanata nito ang pag-aatas kay Josue 
bilang lider at ang kamatayan ni Moises. 

Manunulat. Wala ni isa mang teksto ang nag- 
sasabing si Moises ang sumulat ng buong Penta- 
teuch, ngunit masusumpungan sa ibat ibang 
bahagi nito ang malilinaw na pananalita na nagpa- 
pakitang si Moises ang manunulat. (Exo 17:14; 24:4: 


PENTECOSTES 


34:27: Bil 33:2, Deu 31:9, 19, 22, 24-26) Marami ring 
seksiyon ang naglalaman ng mga pananalita na tu- 
wirang binabanggit na binigkas ni Moises, pasimula 
sa kaniyang unang nakaulat na pakikipag-usap (Exo 
2:13, 14), hanggang sa kaniyang huling pagpapala 
sa bayan (Deu 33:1-29), kabilang ang ilan sa kani- 
yang mahahabang pahayag (Deu 1:1, 5:1, 27:1: 
29:2, 31:1) at natatanging mga awit. (Exo 15:1-19, 
Deu 31:30-32:43) Sa 27 kabanata ng Levitico, ang 
20 ay nagsisimula sa mga talata na nagsasabing 
ang kasunod ng mga ito ay mga salita ni Jehova na 
sinalita kay Moises upang maipabatid niya ang mga 
iyon sa bayan. Totoo rin ito sa mahigit na 50 dako sa 
aklat ng Mga Bilang. Kaya maliban sa pangwakas 
na mga talata ng Deuteronomio, ipinakikita ng kati- 
bayan mula sa Pentateuch mismo na makatuwirang 
sabihin na si Moises ang manunulat nito. 

Pinatutunayan ng maraming iba pang talata sa 
Bibliya na ang Pentateuch ay isinulat ni Moises. (Jos 
1:7; Huk 3:4, 2Ha 18:6, Mal 4:4) Tinukoy ito ng mga 
taong gaya nina David (1Ha 2:1-3), Daniel (9:11), 
Ezra (6:18), Nehemias (8:1), Jesus (Mar 12:26: Luc 
16:29: Ju 7:19), Lucas (24:27), at Juan (1:17) bilang 
akda ni Moises. Sa mas tuwirang paraan, kinilala ni 
Jesus na si Moises ang manunulat nito (Mar 10:3-5, 
Ju 5:46, 47), gaya rin ng ginawa ng mga Saduceo. 
--Mar 12:18, 19. 


PENTECOSTES. Isang pangalang ginagamit 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan upang tumu- 
koy sa Kapistahan ng Pag-aani (Exo 23:16) o Kapis- 
tahan ng mga Sanlinggo (Exo 34:22), na tinatawag 
ding “araw ng mga unang hinog na bunga.” (Bil 
28:26) Ang mga tagubilin para sa kapistahang ito 
ay nasa Levitico 23:15-21: Bilang 28:26-31, at Deu- 
teronomio 16:9-12. Dapat itong ipagdiwang sa ika- 
50 araw (ang Pentecostes ay nangangahulugang 
“Ikalimampu”) mula Nisan 16, ang araw kung kailan 
inihahandog ang tungkos ng sebada. (Lev 23:15, 16) 
Pumapatak ito sa Sivan 6 ng kalendaryong Judio. Ito 
ay ginaganap pagkatapos ng pag-aani ng sebada at 
sa pasimula ng pag-aani ng trigo, na mas huling na- 
hihinog kaysa sa sebada.---Exo 9:31, 32. 

Hindi pinahihintulutan ang mga Israelita na si- 
mulan ang pag-aani hangga't hindi pa naihahandog 
kay Jehova ang mga unang bunga ng sebada sa 
araw ng Nisan 16. Kaayon nito, tinagubilinan sila sa 
Deuteronomio 16:9, 10: “Mula sa unang paggamit ng 
karit sa nakatayong halamang butil ay magpapasi- 
mula kang bumilang ng pitong sanlinggo. Pagkata- 
pos ay ipagdiriwang mo ang kapistahan ng mga 
sanlinggo kay Jehova na iyong Diyos.” Ang bawat 
lalaki ay dapat dumalo, at sinabi rin may kaugnayan 
sa kapistahang ito: “Magsasaya ka sa harap ni Jeho- 
va na iyong Diyos, ikaw at ang iyong anak na lalaki 
at ang iyong anak na babae at ang iyong aliping la- 


896 


laki at ang iyong aliping babae at ang Levita na nasa 
loob ng iyong mga pintuang-daan at ang naninira- 
hang dayuhan at ang batang lalaking walang ama 
at ang babaing balo, na nasa gitna mo, sa dakong pi- 
piliin ni Jehova na iyong Diyos upang doon pata- 
hanin ang kaniyang pangalan.” (Deu 16:11) Ang 
Paskuwa ay partikular nang isang pampamilyang 
pagdiriwang. Sa kabilang dako, ang Kapistahan ng 
Pag-aani, o Pentecostes, ay humihiling ng pagi- 
ging mas mapagpatuloy at bukas-palad, anupat sa 
ganitong diwa ay katulad ito ng Kapistahan ng mga 
Kubol. 

Ang paghahandog ng mga unang bunga ng pag- 
aani ng trigo ay naiiba sa paghahandog ng 
mga unang bunga ng sebada. Dalawang ikasam- 
pu ng isang epa ng mainam na harinang trigo 
(4.4 L; 4 na tuyong qt) na may kasamang lebadura 
ang niluluto upang maging dalawang tinapay. Ang 
mga iyon ay dapat na “mula sa inyong mga taha- 
nang dako,” na nangangahulugang ang mga iyon ay 
kagaya ng tinapay na niluluto bilang pang-araw- 
araw na pagkain ng pamilya at hindi pantanging gi- 
nawa para sa banal na mga layunin. (Lev 23:17) 
May kasama ang mga iyon na mga handog na sinu- 
sunog at isang handog ukol sa kasalanan, at dala- 
wang lalaking kordero bilang handog na pansalu- 
salo. Ilalagay ng saserdote ang mga tinapay at ang 
mga piraso ng kordero sa kaniyang mga palad at 
pagkatapos ay ikakaway niya ang mga ito nang pa- 
roo't parito sa harap ni Jehova bilang sagisag ng 
paghahandog ng mga ito sa Kaniya. Pagkatapos na 
maihandog ang mga tinapay at mga kordero, ang 
mga iyon ay mapupunta sa saserdote upang kainin 
niya bilang handog na pansalu-salo.---Lev 23: 18-20. 

May kinalaman sa iba pang mga handog (maliban 
sa handog na pansalu-salo), ang ulat ng Bilang 
28:27-30 ay naliba nang kaunti sa Levitico 23:18, 19. 
Sa halip na pitong kordero, isang guyang toro, dala- 
wang barakong tupa, at isang anak ng kambing, 
na siyang mababasa sa Levitico, ang hinihiling sa 
Mga Bilang ay pitong kordero, dalawang guyang 
toro, isang barakong tupa, at isang anak ng kam- 
bing. Sinasabi ng mga Judiong komentarista na ang 
hain na binabanggit sa Levitico ay tumutukoy sa 
hain na kasama ng mga tinapay na ikinakaway, at 
yaon namang nasa Mga Bilang ay tumutukoy sa iti- 
nalagang hain para sa kapistahan, anupat parehong 
inihahandog ang mga haing ito. Bilang suporta rito, 
nang ilarawan ni Josephus ang mga hain sa araw ng 
Pentecostes, binanggit muna niya ang dalawang 
kordero na handog na pansalu-salo, at pagkatapos 
ay pinagsama-sama niya ang iba pang mga handog, 
samakatuwid nga, tatlong guya, dalawang barakong 
tupa (dapat ay tatlo ngunit maliwanag na nagkama- 
li ang tagakopya), 14 na kordero, at dalawang anak 
ng kambing. (Jewish Antiquities, II], 253 [x, 6]) Ang 


897 


araw na ito ay isang banal na kombensiyon, isang 
araw ng sabbath.---Lev 23:21: Bil 28:26. 

Ang Kapistahan ng Pentecostes ay pumapatak sa 
katapusan ng pag-aani ng sebada at isang pana- 
hon ng pagsasaya, gaya ng ipinahihiwatig ng han- 
dog na pansalu-salo na inihahandog ng kongrega- 
syon at ibinibigay sa saserdote. Ang handog na ito 
ay nagpapahiwatig din ng mapayapang pakikipag- 
samahan kay Jehova. Kasabay nito, ang handog 
ukol sa kasalanan ay nagpapaalaala sa mga Israelita 
na sila'y makasalanan at isa rin itong pakiusap sa 
Diyos na patawarin at linisin sila. Ang dinagdagang 
handog na sinusunog ay nagsisilbi namang isang 
nakikitang kapahayagan ng kanilang pasasalamat 
sa Kaniyang pagkabukas-palad at isang sagisag ng 
kanilang buong-pusong pagtupad sa kanilang paki- 
kipagtipan sa Diyos. 

Sa araw ng Pentecostes, hindi lamang napakaang- 
kop na magpasalamat ang Israel kay Jehova kundi 
dapat din nilang alalahanin ang kanilang mga duk- 
hang kapatid. Matapos magbigay ng mga tagubilin 
hinggil sa kapistahan, ipinag-utos ni Jehova: “At ka- 
pag gagapasin ninyo ang ani ng inyong lupain, hu- 
wag mong sasairin ang gilid ng iyong bukid kapag 
gumagapas ka, at ang himalay ng iyong ani ay hu- 
wag mong pupulutin. Iiwan mo ang mga iyon para 
sa napipighati at sa naninirahang dayuhan. Ako ay 
si Jehova na inyong Diyos.” (Lev 23:22) Sa gayon ay 
tunay na mapasisigla ang mga dukha upang pasala- 
matan ang Panginoon at magsaya sa kapistahan ka- 
sama ng lahat ng iba pa. Sa panahon ng kapistahang 
ito, marami ring personal na mga handog na ibini- 
bigay ang mga Israelita mula sa mga unang bunga 
ng kanilang ani. 

Ayon sa mga impormasyong rabiniko, pagkatapos 
ng pagkatapon, naging kaugalian ng mga nakikiba- 
hagi sa kapistahan na umahon sa Jerusalem isang 
araw bago ito magsimula upang doon ihanda ang la- 
hat ng kailangan para sa pagdiriwang. Sa kinagabi- 
han, ipatatalastas ng tunog ng mga trumpeta ang 
pagsapit ng araw ng kapistahan. (Bil 10:10) Ang al- 
tar ng haing sinusunog ay nililinis, at ang mga pin- 
tuang-daan ng templo ay kaagad na binubuksan 
paglampas ng hatinggabi para makapasok ang mga 
saserdote upang masuri ng mga ito ang mga haing 
dinadala ng taong-bayan sa looban bilang mga han- 
dog na sinusunog at mga handog ng pasasalamat. 
Nagkomento si Alfred Edersheim: “Bago ang pang- 
umagang hain, ang lahat ng mga handog na sinu- 
sunog at mga handog ukol sa kapayapaan na nais 
ng taong-bayan na dalhin sa kapistahan ay kaila- 
ngang suriin ng mga nanunungkulang saserdote. 
Yamang napakarami ng mga iyon, tiyak na isa itong 
magawaing panahon, hanggang sa ipatalastas na 
nagsimula nang lumiwanag sa Hebron kung kaya 


PENTECOSTES 


dapat nang ihinto ang lahat ng gayong paghahan- 
da, sa pamamagitan ng paghuhudyat na panahon 
na para sa regular na pang-umagang hain.”--The 
Temple, 1874, p. 228. 

Pagkatapos na maihandog ang regular na pang- 
umagang hain, ang mga haing pangkapistahan na 
inilarawan sa Bilang 28:26-30 ay dinadala. Kasunod 
nito, inihahain ang handog na para lamang sa Pen- 
tecostes--ang mga tinapay na ikinakaway at ang 
mga haing kasama ng mga ito. (Lev 23:18-20) Pag- 
katapos na maikaway ang mga tinapay, ang isa sa 
mga ito ay kukunin ng mataas na saserdote, at ang 
ikalawa naman ay paghahati-hatian ng lahat ng 
mga nanunungkulang saserdote. 

Makasagisag na Kahulugan ng Kapistahan. 
Araw ng Pentecostes noon nang ibuhos ni Jesu- 
Kristo ang banal na espiritu sa mga 120 alagad na 
nagkakatipon sa isang silid sa itaas sa Jerusalem no- 
ong taong 33 C.E. (Gaw 1:13-15) Si Jesus ay binu- 
hay-muli noong Nisan 16, sa araw kung kailan ini- 
hahandog ng mataas na saserdote ang tungkos ng 
sebada. Sa makasagisag na diwa, si Jesus ay walang 
lebadura, na lumalarawan sa kasalanan. (Heb 7:26) 
Noong Pentecostes, bilang ang dakilang Mataas na 
Saserdote, maaari na niyang iharap sa kaniyang 
Amang si Jehova ang karagdagang espirituwal na 
mga anak, yaong mga sumusunod sa kaniyang ya- 
pak, na kinuha mula sa makasalanang sangkatau- 
han at tumanggap sa kaniyang hain. Ang pagbubu- 
hos sa kanila ng banal na espiritu ay nagpakita 
na sinang-ayunan ng Diyos ang hain ni Jesus bi- 
lang tao at ang paghaharap ni Jesus sa kaniyang 
mga alagad (bagaman ipinanganak na makasala- 
nan) upang maging espirituwal na mga anak ng 
Diyos. Ang paghahandog kay Jehova ng dalawang 
tinapay na gawa sa kahihinog na butil tuwing Pen- 
tecostes ay nagpapahiwatig na mahigit sa isang in- 
dibiduwal ang nasasangkot sa katuparan nito. Maa- 
ari ring itinatawag-pansin nito na yaong magiging 
mga inianak-sa-espiritung tagasunod ni Jesu-Kristo 
ay kukunin mula sa dalawang grupo sa lupa: Una ay 
mula sa likas at tuling mga Judio, at sa kalaunan ay 
mula sa lahat ng iba pang mga bansa sa daigdig, 
ang mga Gentil.--Ihambing ang Efe 2: 13-18. 

Ayon sa tradisyong Judio, ang Pentecostes ay pu- 
mapatak sa panahon ng pagbibigay ng Kautusan 
sa Sinai, nang maging isang natatanging bayan 
ang Israel. Noong maagang bahagi ng ikatlong bu- 
wan (Sivan) ay natipon ang mga Israelita sa Sinai at 
tinanggap nila ang Kautusan. (Exo 19:1) Kung paa- 
nong ginamit si Moises bilang tagapamagitan upang 
dalhin ang Israel sa tipang Kautusan, dinala rin ni 
Jesu-Kristo, bilang Tagapamagitan ng espirituwal 
na Israel, ang bagong bansang ito tungo sa bagong 
tipan. Pinaghambing ng apostol na si Pablo ang 


PENUEL 


dalawang pangyayaring ito, anupat sinabi niya na 
ang mga Kristiyano ay tinitipon sa isang mas daki- 
lang kapulungan sa “isang Bundok Sion at isang lun- 
sod ng Diyos na buhay, makalangit na Jerusalem,” 
sa ilalim ng mga kaayusan ng bagong tipan.---Heb 
12:18-24: ihambing ang Apo 14:1-5. 

Noong gabi ng huling Paskuwa ni Jesus, ipinata- 
lastas niya sa kaniyang mga alagad ang tungkol sa 
bagong tipan at, bago siya umakyat sa langit, tina- 
gubilinan niya sila na hintayin sa Jerusalem ang ipi- 
nangakong banal na espiritu. Nang matanggap nila 
ang espiritung iyon, ipinaliwanag ng apostol na si 
Pedro na “sa dahilang siya [si Jesus] ay itinaas sa ka- 
nan ng Diyos at tumanggap ng ipinangakong banal 
na espiritu mula sa Ama, ibinuhos niya ito na in- 
yong nakikita at naririnig.” (Luc 22:20, Gaw 2:33) 
Nahayag ang presensiya ng espiritu ng Diyos nang 
mga 120 alagad ang makahimalang makapagsalita 
ng iba't ibang wika. Sa ganitong paraan, narinig at 
naunawaan ng maraming Judio at proselita mula sa 
lahat ng bahagi ng Imperyo ng Roma ang “mariri- 
ngal na mga bagay ng Diyos.” (Gaw 2:7-11) Noon, 
sa unang pagkakataon, sa pamamagitan ni Pedro, 
ipinangaral ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng 
Anak, at ng banal na espiritu, gaya ng iniutos ni Je- 
sus sa Mateo 28:19. (Gaw 2:21, 36, 38, 39) Yamang 
nasa langit na noon si Jesus taglay ang halaga ng 
kaniyang hain, maaari na niyang dalhin sa bagong 
tipan ang kaniyang mga tagasunod.---Heb 9:15-26. 

Samakatuwid, ang mga tagasunod na ito, kasama 
ang 3,000 na naparagdag noong araw na iyon (Gaw 
2:41) at ang iba pa na nadagdag nang dakong huli, 
ay hindi ang kauna-unahan sa mga unang bunga sa 
Diyos, sapagkat ang kauna-unahan ay si Jesu-Kristo 
mismo, na binuhay-muli noong Nisan 16 ng 33 C.E. 
(1Co 15:23), sa araw kung kailan ikinakaway ang 
mga tungkos ng sebada. Sa halip, sila ay tulad ng 
mga unang bunga ng trigo, na pangalawa sa mga 
ani, “isang uri ng mga unang bunga" sa Diyos. (San 
1:18) Sa gayon, sila ay naging isang bagong bansa 
ng Diyos, ang kaniyang “piniling lahi, isang mahar- 
likang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang 
bayang ukol sa pantanging pag-aari.”---1Pe 2:9. 


PENUEL [Mukha ng Diyos]. 

1. “Ama ni Gedor” sa tribo ni Juda. (1Cr 4:1, 4) 
Yamang ang Gedor ay lumilitaw bilang pangalan ng 
isang bayan sa Juda, maaaring si Penuel ang taga- 
pagtatag nito o ang ninuno ng mga naninirahan 
doon. 

2. Isang ulo ng pamilya sa tribo ni Benjamin na 
nanirahan sa Jerusalem. Anak ni Sasak.--1Cr 8: 
1, 25, 28. 

3. Isang lunsod sa dakong T ng Jabok. Noong pa- 
nahon ng mga Hukom, humingi si Gideon ng pag- 


898 


kain sa mga lalaki ng Penuel upang makapagpatu- 
loy ang kaniyang mga hukbo sa pagtugis sa mga 
hari ng Midian, ngunit tumanggi ang mga Penueli- 
ta. Dahil dito, nang maglaon ay giniba ni Gideon 
ang kanilang tore at pinatay ang lahat ng kani- 
lang mga lalaki. (Huk 8:4-9, 17) Wala nang binang- 
git pa tungkol sa Penuel hanggang noong ‘itayo’ 
itong muli, o patibayin, ni Haring Jeroboam I.---1Ha 
12:25. 

Karaniwang ipinapalagay na ang Penuel ay ang 
Tulul edh-Dhahab esh-Sherqiyeh, na mga 6 na km 
(3.5 mi) sa S ng Sucot at malapit sa Jabok, mga 
14 na km (8.5 mi) sa HS ng pinagsasalubungan 
nito at ng Jordan. Lumilitaw na ito'y mahigpit na 
nakukutaan at may estratehikong posisyon anupat 
kontrolado nito ang pasukan ng bangin ng Jabok 
na patungo sa gawing kanluran pababa sa Jordan. 
--Tingnan ang PENIEL. 


PEOR. Sa ulat tungkol sa mga pagtatangka ni 
Haring Balak na sumpain ang Israel sa pamamagi- 
tan ng propetang si Balaam, ang ikatlong magan- 
dang puwesto kung saan dinala si Balaam ay si- 
nasabing “sa taluktok ng Peor, na nakaharap sa 
Jesimon.” (Bil 23:28) Mula rito ay makikita ni Bala- 
am ang mga tolda ng Israel na nakalatag sa Kapa- 
tagan ng Moab sa ibaba.--Bil 22:1, 24:2. 

Ipinapalagay ng ilan na Peor ang pinaikling anyo 
ng pangalang Bet-peor. (Deu 4:46) Gayunman, ang 
huling nabanggit na lugar ay maliwanag na isang 
bayan na isinama sa teritoryo ng Ruben. (Jos 13:15, 
16, 20) Sa gayon, ipinapalagay ng iba na ang Peor 
ay isang taluktok, at sinasabi nila na ang bayan ng 
Bet-peor ay maaaring pinangalanan nang gayon 
dahil ito'y nasa mga dalisdis ng taluktok na iyon. 
Lumilitaw na ang Peor at ang Bet-peor ay parehong 
may kaugnayan sa paganong pagsamba sa “Baal ng 
Peor” (Bil 25:1-3, 18; 31:16: Jos 22:17), at posible na 
ang mataas na dako ng Peor ay isang sentro ng 
gayong imoral na pagsamba.--Tingnan ang BAAL 
Blg. 4: BAAL NG PEOR. 

Si Balaam ay dinala muna sa Bamot-baal, pagka- 
tapos ay sa “taluktok ng Pisga,” at nang dakong huli 
ay “sa taluktok ng Peor.” (Bil 22:41, 23:14, 28) Ang 
direksiyon ng paglipat-lipat nila ay mula sa T patu- 
ngong H at waring nagpapahiwatig na ang Peor ay 
nasa H ng Pisga at Bundok Nebo. Salig sa patotoo 
nina Eusebius at Jerome, na nabuhay noong ikatlo 
at ikaapat na siglo C.E., sinasabing ang taluktok 
ng Peor ay isa sa mga taluktok na kahangga ng 
Wadi Husban.---Tingnan ang BET-PEOR. 


PERAZIM, BUNDOK [Mga Paglansag]. Isang 
bundok na waring tinukoy sa ibang mga talata bi- 
lang Baal-perazim.--Isa 28:21, tingnan ang BAAL- 
PERAZIM. 


899 


PERDIS [sa Heb., qo-re”: sa Ingles, partridge]. 
Isang ibong tulad-manok na mataba ang katawan, 
mas maliit kaysa sa pheasant, napakabilis tumak- 
bo at umilag, bihirang lumipad at kapag lumipad 
naman ay madaling mapagod. Ang dalawang uri 
ng perdis na matatagpuan sa Palestina ay ang 
sand partridge (Ammoperdix heyi) at rock par- 
tridge (Alectoris graeca). Ang sand partridge ay 
matatagpuan sa mga disyerto at sa mababatong da- 
lisdis, samantalang ang rock partridge ay panguna- 
hing matatagpuan sa maburol na lupaing may ka- 
kaunting pananim. 

Ang pangalang Hebreo ng ibong ito ay nanga- 
ngahulugang “isa na tumatawag.” Bagaman ang 
huni ng perdis ay mataginting at parang tumata- 
wag, naniniwala ang ilan na ginagaya ng pangalang 
Hebreo nito ang magaralgal na huning “krrr-ik” ng 
ibong ito kapag binubugaw. 

Malinamnam ang karne ng perdis at mula pa noong 
sinaunang panahon ay hinuhuli na ito upang maging 
pagkain, anupat kadalasa'y binabato ito ng mga pat- 
pat upang mapatumba matapos itong bulabugin sa 
pinagtataguan nito. Yamang ang perdis ay tumatakas 
sa pamamagitan ng pagtakbo, pagkukubli sa mga 
bato at sa ibang mga harang, at pagtatago sa mga gu- 
wang ng mga bato o sa katulad na mga kublihan, ini- 
halintulad ni David, na nagpalipat-lipat ng taguan 
para makatakas sa walang-tigil na pagtugis ni Ha- 
ring Saul, ang kaniyang sarili sa “isang perdis sa mga 
bundok."—1Sa 26:20; ihambing ang Pan 3:52. 

Naging paksa ng maraming talakayan ang teksto 
sa Jeremias 17:11, kung saan ang tao na di-makata- 
rungang nag-iipon ng kayamanan ay inihalintulad 
sa “perdis na nagpipisan [o, posible, nagpipisa] niya- 
ong hindi nito ipinangitlog.” Bagaman sinasabi ng 
ilang sinaunang manunulat na ang perdis ay kumu- 
kuha ng mga itlog mula sa pugad ng ibang mga ina- 
hin at nililimliman ang mga iyon, sinasabi ng maka- 
bagong-panahong mga naturalista na wala sa mga 
ibong inuuri bilang perdis ang may ganitong kauga- 
lian. Gayunman, binabanggit ng Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros na ang Judiong soologo na si Is- 
rael Aharoni (1882-1946), isang manunulat tungkol 
sa buhay-hayop sa Palestina, ay nakasumpong ng 
"2 pangingitlog na tig-11 itlog ng 2 magkaibang ina- 
hin [na perdis] sa iisang pugad.” (Nina L. Koehler at 
W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 851) Kaya naman 
ganito ang sabi ng Encyclopaedia Judaica (1973, 
Tomo 13, tud. 156): “Kung minsan, dalawang babae 
ang nangingitlog sa iisang pugad, anupat nananaig 
ang isa at itinataboy yaong isa; gayunman, hindi 
kayang limliman ng kaniyang maliit na katawan 
ang gayon karaming itlog, kung kaya nabubugok 
ang mga iyon. Ito ang tinutukoy ng kawikaan [sa Je- 
remias 17:11] nang banggitin nito ang isa na nagna- 


PEREZ 


nakaw ng mga pag-aari ng iba bagaman sa dakong 
huli ay wala siyang anumang napapala.” 

Ganito ang sabi ng Jeremias 17:11 sa King James 
Version: “Gaya ng perdis na umuupo sa mga itlog, 
at hindi niya napipisa ang mga iyon; gayundin siya 
na nagkakamit ng kayamanan, at hindi sa matuwid 
na paraan, iiwan niya iyon sa gitna ng kaniyang 
mga araw, at sa kaniyang kawakasan ay magiging 
isang mangmang.” Bilang suporta sa alternatibong 
interpretasyong ito, nangatuwiran si John Sawyer 
na “ang punto ay ang mapanganib na kalagayan ng 
pugad ng perdis, palibhasa'y nakahantad ito sa ma- 
raming gumagalang maninila, na inihahalintulad 
naman sa mapanganib na kalagayan ng mangmang 
na naglalagak ng kaniyang tiwala sa buktot na pa- 
kinabang.” Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang 
bisa ng kawikaang nasa Jeremias 17:11 ay “hindi 
nakadepende sa kataksilan ng lumilimlim na perdis, 
kundi sa mapanganib na kalagayan nito, na iniha- 
halintulad naman sa huwad na katiwasayang nada- 
rama ng mangmang na nag-aakalang malulusutan 
niya ang kaniyang kriminal na pangangamkam ... 
anupat walang kamalay-malay sa mga panganib na 
nakaamba sa kaniya at walang kalaban-laban ka- 
pag sumapit ang kasakunaan. ”-- Vetus Testamen- 
tum, Leiden, 1978, p. 324, 328, 329. 


PERES, I. Ginamit ni Daniel ang salitang Ara- 
maikong ito noong binibigyang-kahulugan niya ang 
sulat-kamay sa pader na, “MENE, MENE, TEKEL at 
PARSIN.” (Dan 5:25, 28) Ayon kay Dr. Judah Slotki, 
ang sulat-kamay na iyon ay nangangahulugang 
“isang maneh, isang maneh, isang siklo at kalaha- 
ting mga siklo.” (Soncino Books of the Bible, inedit 
ni A. Cohen, London, 1951, tingnan din ang Peake's 
Commentary on the Bible, inedit nina M. Black at 
H. H. Rowley, London, 1964, p. 596.) Yamang ang 
“Peres” ay pang-isahang anyo ng “Parsin,” ito'y ma- 
ngangahulugan ng “kalahating siklo.” 

Noong binibigyang-kahulugan ng propeta ang 
“Peres,” gumamit siya ng dalawa pang salitang Ara- 
maiko na ginagamitan ng gayunding tatlong katinig 
ngunit binibigkas sa ibang paraan. “PERES [Peres'|, 
ang iyong kaharian ay hinati [perisath’] at ibinigay 
sa mga Medo at sa mga Persiano [u:Pharas |.” Kaya 
naman, sa kinasihang paliwanag na iyon ay ginamit 
ang magkatunog na salitang “Peres” at ang salitang- 
ugat na nangangahulugang “hatiin.” Pinatunayan 
ng mga pangyayari nang gabing iyon na tumpak 
ang pakahulugan.--Tingnan ang PARSIN. 


PERES, II. 


ni Manases. 


Anak nina Makir at Maaca sa tribo 
1Cr 7:14, 16. 


PEREZ [Pagkapunit, Pagkapunit ng Kulampang]. 
Isa sa kambal na mga anak ni Juda sa kaniyang ma- 
nugang na si Tamar. Noong ipinanganganak sila, 


PEREZ-UZAH 


ang kapatid ni Perez na si Zera ang unang nagsimu- 
lang lumabas ngunit umurong, at si Perez ang 
unang lumabas, anupat nagpangyari ng pagkapunit 
ng kulampang ni Tamar. (Gen 38:24-30) Nanatili 
kay Perez ang pagiging una sa kaniyang kapatid at 
lagi siyang itinatala na una kaysa rito, at sa dala- 
wang sambahayan ay higit na naging tanyag ang 
kaniyang sambahayan. (Ru 4:12) Si Perez at ang ka- 
niyang dalawang anak, sina Hezron at Hamul, ay 
nakatalang kabilang sa angkan ni Jacob na pumaro- 
on sa Ehipto, kung saan ang tatlo ay pawang naging 
ulo ng indibiduwal na mga pamilya sa Juda. (Gen 
46:8, 12) Maliban dito, walang iniulat na personal na 
impormasyon tungkol sa kaniya. 

Ang mga pagtukoy kay Perez ay pangunahin 
nang masusumpungan sa mga talaangkanan, ya- 
mang ang karamihan sa mga talaangkanan ni Juda 
ay matatalunton kay Perez. (1Cr 2:4, 5, 9-55: 4:1- 
20) Noong panahon ng ikalawang pagrerehistro sa 
ilang, ang mga pamilya ni Perez at ng kaniyang da- 
lawang anak ang bumubuo sa malaking bahagi ng 
tribo ni Juda. (Bil 26:20-22) Ang ilan sa mga inapo 
ni Perez ay nasa unang pangkat ng buwanang huk- 
bo ni David. (1Cr 27:3) Marami sa mga anak ni Pe- 
rez ang bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya, 
at 468 sa mga ito ang nanirahan sa Jerusalem. (1Cr 
9:3, 4: Ne 11:4, 6) Isang tuwirang linya ng angkan 
mula kay Perez ang dumaan kay Boaz patungo kay 
David at nagwakas kay Jesus na Mesiyas.---Ru 4:18- 
22, 1Cr 2:4-15, Mat 1:3, Luc 3:33. 


PEREZ-UZAH [nangangahulugang “Galit La- 
ban kay Uzah']. Pangalang ibinigay sa giikan ni Na- 
con (Kidon) matapos na pabagsakin ni Jehova si 
Uzah dahil walang-pitagang hinawakan nito ang 
Kaban noong tangkain itong ilipat mula sa Kiriat- 
jearim tungo sa Lunsod ni David. (2Sa 6:4-10, 1Cr 
13:6-11) Hindi alam kung saan ang eksaktong loka- 
syon ng Perez-uzah. 


PERGA. Isang prominenteng lunsod sa Roma- 
nong probinsiya ng Pamfilia. Pinaniniwalaan na ang 
mga guho ng sinaunang Perga ay malapit sa maka- 
bagong nayon ng Murtana, mga 13 km (8 mi) papa- 
loob mula sa T na baybayin ng Asia Minor at mga 
8 km (5 mi) sa K ng Ilog Cestrus (Aksu). Waring no- 
ong sinauna, ayon sa Griegong heograpo na si Stra- 
bo, makapaglalayag sa ilog na ito hanggang sa Per- 
ga sa H. (Geography, 14, Iv, 2) Gayunman, waring 
ang kalapit na Atalia sa baybayin ng Pamfilia ang 
nagsilbing daungan ng Perga at, nang maglaon, na- 
ging mas mahalaga pa ito kaysa sa Perga.--Iham- 
bing ang Gaw 14:24-26. 

Sa lunsod na ito nakarating ang apostol na si Pa- 
blo at ang kaniyang mga kasamahan noong maa- 
gang bahagi ng kaniyang unang paglalakbay bilang 


900 


misyonero. (Gaw 13:13) Sa pagtatapos nito ay 'sina- 
lita nila ang salita sa Perga,’ ngunit hindi alam kung 
may sinuman sa taong-bayan na tumanggap ng 
Kristiyanismo.--Gaw 14:24, 2b. 


PERGAMINO [sa Ingles, parchment]. Mga ba- 
lat ng tupa, kambing, o guya na inihanda upang ga- 
mitin bilang materyales na mapagsusulatan. Ang 
katad ay matagal nang ginagamit ng sinaunang 
mga tao bilang materyales na mapagsusulatan; ang 
Dead Sea Scroll of Isaiah, na kinopya noong papata- 
pos na ang ikalawang siglo B.C.E., ay yari sa katad. 
Bilang materyales na mapagsusulatan, mas mala- 
wakang ginagamit noon ang papiro mula sa Ehipto 
ngunit, ayon kay Pliny, nang ipagbawal ng tagapa- 
mahala ng Ehipto ang pagluluwas nito noong mga 
190 B.C.E., ang paggamit ng pergaminong katad ay 
naimbento sa Pergamo. (Ang salitang Ingles na 
“parchment,” at ang salitang Tagalog na “pergami- 
no,” ay nagmula sa Latin na pergamena.) Marahil ay 
nangangahulugan lamang iyon na pinalaganap ang 
isang paraan ng pagpoproseso sa mga balat na dati 
nang ginagawa noon sa layuning masulatan ang 
magkabilang panig ng mga ito. Mas matitibay ang 
mga balumbong pergamino kaysa sa di-gaanong 
mamahaling mga balumbong papiro. 

Sa 2 Timoteo 4:13, hiniling ng apostol na si Pablo 
kay Timoteo na dalhin “ang mga balumbon, lalo na 
ang mga pergamino.” (NW, Ro) Hindi niya sinabi 
kung ano ang nilalaman ng mga bagay na hiniling 
niya, ngunit posibleng ang hinihiling niya ay mga 
bahagi ng Hebreong Kasulatan upang mapag-aralan 
niya ang mga iyon habang nakabilanggo siya sa 
Roma. Maaaring ipinahihiwatig ng pariralang “lalo 
na ang mga pergamino” na ang tinutukoy niya ay 
kapuwa mga balumbong papiro at mga balumbong 
pergamino. 

Sa gitna ng sinaunang mga Romano, mga tapyas 
na kahoy na binalutan ng pagkit ang kadalasang gi- 
nagamit sa pagsulat ng mga bagay na hindi naman 
pangmatagalan. Nang maglaon, mga pilyegong ka- 
tad o pergamino ang ginamit para sa layuning ito. 
Ang salitang Latin na membranae (mga balat) ay 
ikinapit sa gayong mga kuwadernong pergamino. 
Sa 2 Timoteo 4:13, ginamit ni Pablo ang katumbas 
sa Griego ng salitang ito nang hilingin niya ang 
“mga balumbon, lalo na ang mga pergamino [mem- 
bra'nas].” Dahil dito, iminumungkahi ng ilang ko- 
mentarista na ang hinihiling niya ay mga balumbon 
ng Hebreong Kasulatan kasama ang sa wari'y mga 
nota o mga liham. Kaya naman isinalin ito ni Mof- 
fatt na, “ang mga aklat ko, at partikular na ang mga 
papeles ko,” at ang The New English Bible ay ka- 
babasahan ng, “ang mga aklat, higit sa lahat ay 
ang mga kuwaderno ko.” Gayunman, hindi matiyak 
kung “ang mga pergamino” ay nasa anyong mga 


901 


kuwaderno o mga papeles, o mga balumbong perga- 
mino (La, Kx). 

Vellum. Ang mga pergamino ay karaniwan nang 
gawa mula sa balat ng tupa, kambing, o guya. Noong 
ikatlo at ikaapat na siglo C.E., sinimulang kilalanin 
ang pagkakaiba sa pagitan ng mas magaspang at ng 
mas pinong uri ng materyal na ito, anupat ang mas 
magaspang ay patuloy na tinawag na pergamino, 
ngunit ang mas pino naman ay tinawag na vellum. 
Ang vellum ay gawa mula sa maninipis na balat ng 
guya (veal) o ng batang kambing, o ng mga guya 
o mga kordero na patay na nang isilang. Upang mai- 
handa ito, kinakaskas ang balahibo mula sa hinuga- 
sang balat, binabanat ang balat sa isang balangkas, 
muli itong hinuhugasan at kinakaskas upang kumi- 
nis, pinupulbusan ito ng yeso, at kinukuskusan ito ng 
pomes. Ang resulta ay isang materyales na mapag- 
susulatan na manipis, makinis, at halos kulay puti, 
anupat malawakan itong ginamit para sa mahahala- 
gang aklat hanggang noong maimbento ang pag- 
iimprenta, na para rito ay mas angkop at mas murang 
gamitin ang papel. Ang mahahalagang manuskrito 
ng Bibliya gaya ng Sinaitic at Vatican No. 1209 ng ika- 
apat na siglo gayundin ang mga manuskritong Alex- 
andrine ng ikalimang siglo ay pawang yari sa vellum. 


PERGAMO Kuta: Akropolis]. Isang lunsod ng 
Misia sa HK bahagi ng Turkey ng Asia (Asia Minor) 
at lokasyon ng isa sa pitong kongregasyon na sinu- 
latan ng apostol na si Juan ng mga liham gaya ng 
nakaulat sa Apocalipsis. (Apo 1:11, 2:12-17) Ang 
lunsod na ito ay mga 80 km (50 mi) sa H ng Smir- 
na (makabagong Izmir) at mga 25 km (15 mi) mula 
sa baybayin ng Dagat Aegeano. Malapit sa lugar ng 
sinaunang Pergamo ang makabagong Bergama. No- 
ong una, ang Pergamo ay isang tanggulan na nasa 
isang matarik at nakabukod na burol sa pagitan ng 
dalawang ilog. Nang maglaon, ang lunsod ay luma- 
wak hanggang sa libis sa ibaba, at ang burol ang 
naging akropolis. 

Kasaysayan. Hindi matiyak kung saan nag- 
mula ang taong-bayan ng Pergamo, ngunit itinutu- 
ro ng ilang katibayan ang Acaya sa Gresya. Pagsa- 
pit ng 420 B.C.E., ang lunsod ay gumagawa na 
ng mga barya, at nang sumunod na siglo ay bi- 
nanggit ni Xenophon ang lunsod. Pagkamatay ni 
Alejandrong Dakila, naging bahagi ito ng teritoryo 
ni Lysimachus. Ang tenyente ni Lysimachus na si 
Philetaerus ang naging tagapamahala ng lunsod at 
ng nakapalibot na teritoryo, anupat nagsimula sa 
kaniya ang paghahari ng mga Attalid na sa ilalim 
ng mga ito ay naging mayaman at mahalagang lun- 
sod ang Pergamo. Pumanig si Haring Attalus I (241- 
197 B.C.E.) sa mga Romano laban sa mga taga- 
Macedonia. Ang kaniyang kahalili, si Eumenes II, ay 


PERGAMO 


nagtayo ng isang pagkalaki-laking aklatan na na- 
ging karibal ng bantog na aklatan sa Alejandria. Ipi- 
napalagay na noong panahong iyon naimbento sa 
lunsod ang sulatang pergamino (pergamena char- 
ta). Gayundin, noong yugtong iyon, nakontrol ng 
kaharian ng Pergamo ang kalakhan ng K Asia Mi- 
nor. Noong 133 B.C.E. nang malapit nang mamatay 
si Attalus III, isinalin niya sa Roma ang Pergamo, sa 
gayon ang lunsod ay naging kabisera ng Romanong 
probinsiya ng Asia. (Tingnan ang AslaA.) Kahit no- 
ong hindi na ito ang kabisera, naging napakahalaga 
pa rin ng Pergamo bilang isang opisyal na sentro ng 
administrasyon. 

Relihiyon ng Pergamo. Ang paganong relihi- 
yon ay lubhang binigyang-diin sa Pergamo. Waring 
tumakas ang mga Caldeong Mago (mga astrologo) 
mula sa Babilonya patungong Pergamo, anupat itina- 
tag nila roon ang kanilang pangunahing kolehiyo. Si 
Eumenes II ay nagtayo ng isang malaking altar na 
marmol para sa diyos na si Zeus upang ipagdiwang 
ang paglupig niya sa mga Gaul. Ang mga labi nito 
ay nahukay at nagpapakitang pinalamutian ito ng 
isang napakalaking relyebe na naglalarawan ng mga 
diyos na nakikipagbaka sa mga higante. (LARAWAN, 
Tomo 2, p. 945) Dinayo ng mga maysakit mula sa la- 
hat ng bahagi ng Asia ang Pergamo dahil sa templo 
rito ni Asclepius, ang diyos ng pagpapagaling at me- 
disina. 

Ang isang lalo nang kapansin-pansing aspekto ng 
relihiyon sa Pergamo ay ang pagsamba nito sa mga 
pulitikal na tagapamahala. Ang lunsod ay nagtayo 
ng isang maringal na templo para sa pagsamba kay 
Cesar Augusto. Sa gayon ay ito ang unang lunsod 
na may templong nakaalay sa kulto ng pagsamba sa 
emperador. Noong mga araw ng mga emperador na 
sina Trajan at Severus, dalawa pang gayong templo 
ang itinayo roon, anupat tinawag ng Encyclopædia 
Britannica ang Pergamo bilang “ang pangunahing 
sentro ng kulto ng pagsamba sa emperador sa ilalim 
ng sinaunang imperyo.” (1959, Tomo 17, p. 507) 
May kaugnayan sa pulitika, walang alinlangang pi- 
nagkaisa ng gayong pagsamba sa Romanong empe- 
rador ang lahat ng iba't ibang bansa na nalupig ng 
imperyo sa ilalim ng iisang diyos, bawat isa sa mga 
ito ay maaaring sumamba sa kanilang lokal o pam- 
bansang mga diyos, ngunit lahat ay dapat ding su- 
mamba sa emperador. 

“Sa Kinaroroonan ng Trono ni Satanas.” Sa 
liham ng apostol na si Juan sa kongregasyon sa Per- 
gamo, binanggit niya na ang lunsod ay nasa dako 
“kung saan tumatahan si Satanas” at sa gayon ay 
naninirahan ang mga Kristiyano “sa kinaroroonan 
ng trono ni Satanas.” (Apo 2:13) “Ang parirala ay 
iniugnay sa kalipunan ng mga paganong kulto, ... 
ngunit malamang na ang pangunahing ipinahihi- 
watig nito ay ang pagsamba sa emperador. Dito, 


PERIDA 


ang pagsamba sa diyos na emperador ay ginawang 
sukatan ng pagkamatapat ng mga mamamayan sa 
ilalim ni Domitian.” (New Bible Dictionary, inedit ni 
J. Douglas, 1985, p. 912) Yamang ang pagpatay kay 
Antipas bilang martir ay binabanggit sa talata ring 
iyon kasama ng “trono ni Satanas,” maaaring pina- 
tay si Antipas dahil sa pagtanggi niyang sumamba 
kay Cesar. 

Marahil ang isang karagdagang salik na may ka- 
ugnayan sa pagkilala “sa kinaroroonan ng trono ni 
Satanas" ay ang prominenteng pagsamba kay Zeus, 
o Jupiter, ang pangunahing diyos sa lahat ng mga 
paganong diyos at diyosa. Sinasabi ng alamat na 
mula sa burol na pinagtayuan ng Pergamo, nasaksi- 
han ng ilang diyos ang kapanganakan ni Zeus, at 
ang pagkalaki-laking altar na inilagay sa akropolis 
nang maglaon ay itinuturing na isa sa mga ka- 
mangha-manghang gawa ng panahong iyon. Ang 
mga taong sumasamba kay Zeus ay maaaring mag- 
karoon ng ibang mga diyos ngunit dapat nilang ma- 
lasin ang mga iyon bilang nakabababa sa kaniya. 
Gayunpaman, pinapurihan ang mga Kristiyano sa 
Pergamo dahil nanghawakan silang mahigpit sa ka- 
nilang bukod-tanging debosyon sa tunay na Diyos 
na si Jehova at hindi nila ikinaila ang pananampa- 
lataya sa kabila ng pananahanan nila “sa kinaroroo- 
nan ng trono ni Satanas.” 

Ang “Turo ni Balaam.” Gayunman, sa kon- 
gregasyong ito ay may nakasisirang impluwensiya 
niyaong mga “nanghahawakang mahigpit sa turo ni 
Balaam.” (Apo 2:14) Ipinaaalaala ng pananalitang 
ito ang propetang taga-Mesopotamia na si Balaam, 
na pagkatapos ng di-matagumpay na mga pagta- 
tangkang sumpain ang Israel ay nagmungkahing 
gumamit ng mga babaing pagano upang akitin ang 
mga Israelitang lalaki tungo sa mahalay na pagsam- 
ba sa huwad na mga diyos. Bilang resulta ng ibinu- 
ngang seksuwal na imoralidad at idolatriya, 24,000 
Israelita ang namatay. (Bil 25:1-18, 1Co 10:8, ting- 
nan ang BALAAM.) Maliwanag na kinukunsinti noon 
ng ilan sa kongregasyon ng Pergamo, niyaong mga 
“nanghahawakang mahigpit sa turo ni Balaam,” ang 
pakikiapid.--Jud 4, 11: 2Pe 2:14, 15. 

Ang ilan sa kongregasyon ay naimpluwensiyahan 
din ng turo ng “sekta ni Nicolas,” at hinimok silang 
pagsisihan iyon.--Apo 2:15, 16. 


PERIDA [hihiwalay]. Ninuno ng isang pamilya 
ng mga lingkod ni Solomon, ang ilan sa mga ito ay 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel. (Ne 7:6, 
7, 57) Ang pangalang ito ay binabaybay na Peruda 
sa Ezra 2:55. 


PERIZITA, MGA. Isa sa mga tribo na nana- 
hanan sa lupain ng Canaan bago ito sinakop ng mga 
Israelita. (Gen 13:3-7: 34:30, Exo 3:8, 17) Hindi sila 


902 


binanggit sa talaan ng 70 pamilya pagkatapos ng 
Baha, na tumukoy sa “mga pamilya ng Canaanita.” 
(Gen 10:15-18) Hindi alam ang kanilang pinagmu- 
lang angkan. 

Ang mga Perizita ay isa sa mga tribo na ang lu- 
pain ay ipinangako ng Diyos sa binhi ni Abraham. 
(Gen 15:18-21, Ne 9:7, 8) Noong panahong sinasakop 
ng Israel ang Lupang Pangako, ang mga Perizita ay 
naninirahan sa bulubunduking pook ng Canaan. 
(Jos 11:3) Nang lumipat ang tribo ni Juda sa teritor- 
yong nakaatas dito, tinalo nila ang mga Perizita 
at ang mga Canaanita sa Bezek, na lumilitaw na 
nasa K ng Jerusalem. (Huk 1:4, 5; Jos 24:11) Pagka- 
tapos hati-hatiin ng mga Israelita ang lupain ng Ca- 
naan, ang ilang Perizita ay nanatili sa teritoryo ng 
Efraim at Manases.---Jos 17:15-18. 

Ang mga Perizita ay isa sa pitong matao at maka- 
pangyarihang bansa na paulit-ulit na iniutos ni Je- 
hova sa Israel na lipulin pagpasok nila sa Lupang 
Pangako. Hindi sila makikipagtipan sa mga ito o ma- 
kikipag-alyansa sa mga ito ukol sa pag-aasawa, ni 
pagkakalooban man ng pabor ang mga ito. (Exo 23: 
23, 24: 33:2, 34:11-13, Deu 7:1-3, Jos 3:10) Gayun- 
man, nabigo ang mga Israelita na lipulin sila, at 
gaya ng inihula, ang mga Perizita ay naging silo sa 
Israel.--Deu 7:4: 20:17, 18; Huk 3:5, 6. 

Noong panahon ni Solomon ang ilan sa natitirang 
mga Perizita ay kinalap para sa puwersahang pagta- 
trabaho. (1Ha 9:20, 21; 2Cr 8:7, 8) Nasumpungan ni 
Ezra na ang mga Judiong bumalik mula sa pagkata- 
pon sa Babilonya ay nakipag-alyansa sa mga ito 
ukol sa pag-aasawa. Gayunman, dahil sa kaniyang 
payo ay pinaalis nila ang gayong mga asawang ban- 
yaga. (Ezr 9:1, 2; 10:11, 12, 44) Ang mga Perizita ay 
hindi na binanggit sa kasaysayan ng Bibliya nang 
dakong huli. 


PERLAS. Isang hiyas na makinis, matigas, pa- 
bilog, at karaniwa'y kulay puti na may kaayaayang 
makisap na kinang, anupat mula pa noong sinau- 
nang mga panahon ay ginamit na ito bilang pala- 
muti. (1Ti 2:9, Apo 17:4: 18:11, 12, 15, 16; 21:2, 21) 
Ito ay isang tumigas na kimpal ng calcium carbon- 
ate na namumuo sa loob ng mga talaba at iba pang 
mga mulusko. Kapag isang partikula mula sa labas 
(gaya ng isang butil ng buhangin o isang maliit na 
parasito) ang nakapasok sa mulusko at napunta iyon 
sa pagitan ng katawan at ng loob ng kabibi nito, ang 
nilalang na ito ay naglalabas ng isang substansi- 
yang calcareous (may calcium carbonate) na tina- 
tawag na nacre, na tumitigas at nagiging isang 
malaperlas na suson na bumabalot sa nakapasok 
na materyal na uminis sa mulusko. Ang patung- 
patong na suson ng tulad-kabibing substansiyang 
ito ay naiipon sa palibot ng nakapasok na partikula 


903 


na nagsisilbing nukleo. Kapag ang nukleo ay nana- 
tiling hiwalay sa kabibi dahil sa pag-urong ng man- 
tle na nakasapin sa kabibi, isang magandang perlas 
ang nabubuo sa paglipas ng ilang taon. 

Ang mga perlas na uring hiyas ay kinukuha mula 
sa sea pearl oyster, katutubo ng karamihan sa mai- 
nit-init na mga katubigan sa tropiko, at lalo na niya- 
ong mga katubigan sa kapaligiran ng Bahrain sa 
Gulpo ng Persia, at sa Dagat na Pula. 

Makatalinghagang Paggamit. Kung minsan 
ay ipinahihiwatig ng Bibliya ang kahalagahan ng 
mga perlas sa makatalinghagang paraan. Nang tu- 
kuyin ang nakahihigit na halaga ng tunay na karu- 
nungan, sinabi ni Job: “Ang isang supot ng karunu- 
ngan ay nagkakahalaga ng higit kaysa sa isa na 
puno ng mga perlas.” (Job 28:18) Sa Sermon sa Bun- 
dok ay nagpayo si Jesu-Kristo: “Huwag ninyong ibi- 
gay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man 
ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, 
upang hindi nila yurakan ang mga iyon sa ilalim ng 
kanilang mga paa at bumaling at kayo ay lapain.” 
(Mat 7:6) Maliwanag na ganito ang ibig sabihin ni 
Jesus: Kung ipinakikita ng isang tao na tulad siya ng 
isang aso o isang baboy, anupat walang pagpapaha- 
laga sa espirituwal na mga bagay, hindi na dapat 
ipagpatuloy ng isa ang pagsisikap na bahaginan siya 
ng espirituwal na mga kaisipan at mga turo. Yuyu- 
rakan lamang ng masasamang taong iyon ang ma- 
hahalagang espirituwal na mga bagay at aabusuhin 
o sasaktan ang sinumang nagsisikap na magbahagi 
ng mga ito sa kanila. Inilarawan din ni Jesus ang ka- 
halagahan ng Kaharian ng langit nang banggitin 
niya ang tungkol sa “isang perlas” na may napakata- 
as na halaga anupat “dali-daling ipinagbili ng isang 
naglalakbay na mangangalakal na naghahanap ng 
maiinam na perlas ang lahat ng mga bagay na tag- 
lay niya at binili iyon.” (Mat 13:45, 46) Sa gayon ay 
ipinakita ni Jesus na kung kinikilala ng isang indibi- 
duwal ang tunay na halaga ng pagtatamo ng Kaha- 
rian ng langit, magiging handa siyang iwan ang la- 
hat ng bagay upang matamo iyon.--Ihambing ang 
Mat 11:12, Luc 13:23-25, Fil 3:8-11. 


PERSIA, MGA PERSIANO. Isang lupain at 
ang mga tao na laging binabanggit kasama ng mga 
Medo, kapuwa sa Bibliya at sa sekular na kasaysa- 
yan. Maliwanag na ang mga Medo at mga Persiano 
ay magkamag-anak na mga bayan ng sinaunang 
mga tribong Aryano (Indo-Iraniano), at samakatu- 
wid, ang mga Persiano ay mga inapo ni Japet, ma- 
rahil sa pamamagitan ni Madai, na ninuno rin ng 
mga Medo. (Gen 10:2) Sa isang inskripsiyon, tinata- 
wag ni Dariong Dakila ang kaniyang sarili na “isang 
Persiano, anak ng isang Persiano, isang Aryano, 
mula sa binhing Aryano.”--History of the Persian 
Empire, ni A. Olmstead, 1948, p. 123. 


PERSIA, MGA PERSIANO 


Binabanggit ng mga inskripsiyong Asiryano na 
kaugnay ng panahon ni Salmaneser II (maliwanag 
na kapanahon ni Jehu ng Israel) ang isang pagsala- 
kay ng Media at ang pagtanggap ng tributo mula sa 
mga hari ng “Parsua,” isang rehiyon na lumilitaw na 
nasa gawing K ng Lawa ng Urmia at kahangga ng 
Asirya. Itinuturing ng maraming iskolar na ang 
“Parsua” ay isang pangalan na ikinakapit noon sa lu- 
pain ng mga Persiano, bagaman iniuugnay ito ng 
iba sa mga Parto. Gayunpaman, sa mas huling mga 
inskripsiyon, ang mga Persiano ay tinutukoy na 
nasa mas dako pang T at namamayan sa “Parsa” sa 
dakong TS ng Elam sa lugar na ngayon ay probin- 
siya ng Fars sa makabagong Iran. Ang Anshan, 
isang distrito o lunsod na kahangga ng Elam at da- 
ting nasa loob ng nasasakupan nito, ay pinanirahan 
din ng mga Persiano. 

Sa gayon, sa kanilang mas maagang kasaysa- 
yan, waring ang sakop lamang ng mga Persiano ay 
ang timog-kanlurang bahagi ng malawak ng talam- 
pas ng Iran, anupat ang kanilang mga hangganan 
ay ang Elam at Media sa HK, ang Parthia sa H, 
ang Carmania sa S, at ang Gulpo ng Persia sa T 
at TK. Maliban sa mainit at maumidong mga bayba- 
ying lupain ng Gulpo ng Persia, ang lupain ay pa- 
ngunahin nang binubuo ng timugang bahagi ng 
baku-bakong Kabundukan ng Zagros, na may pagi- 
pagitang mahahaba at matatabang libis na may 
magubat na mga dalisdis. Katamtaman ang klima 
sa mga libis, ngunit sa mas matataas at matalam- 
pas na mga rehiyon, ang tigang at mahanging mga 
lupain ay nakararanas ng matinding ginaw sa mga 
buwan ng taglamig. Tulad ng mga Medo, lumilitaw 
na ang mga Persiano ay nag-alaga rin ng maraming 
hayop, gayundin ng kinakailangang pananim, at 
ipinagmalaki ng Persianong si Haring Dariong Daki- 
la na ang kaniyang tinubuang lupain ay “maganda 
at sagana sa mga kabayo at mga tao. ”---Encyclopee- 
dia Britannica, 1959, Tomo 17, p. 603. 

Palibhasa noong una ay namumuhay sila nang 
napakasimple at kadalasa'y nagpapagala-gala, ang 
mga Persiano ay naging napakahilig sa karangyaan 
at mararangyang kapaligiran noong kapanahunan 
ng imperyo. (Ihambing ang Es 1:3-7, gayundin ang 
kasuutang ibinigay kay Mardokeo, 8:15.) Sa mga es- 
kultura sa Persepolis, inilalarawan ang mga Persia- 
no na nakabihis ng maluluwag at mahahabang da- 
mit na hanggang bukung-bukong, may pamigkis sa 
baywang, at nakasuot ng mga sapatos na maba- 
ba ang sintas. Sa kabaligtaran, ang mga Medo ay 
ipinakikitang nakasuot ng hapit na damit na may 
mahahabang manggas at laylayan na hanggang tu- 
hod. (LARAWAN, Tomo 2, p. 328) Lumilitaw na kapu- 
wa ang mga Persiano at mga Medo ay nagsuot ng 
pantalon, ang mga kawal na Persiano ay ipina- 
kikitang nakasuot ng pantalon at tunikang may 


PERSIA, MGA PERSIANO 


manggas sa ibabaw ng baluting may mga kaliskis 
na bakal. Sila ay mga bihasang mangangabayo, at 
mahalagang papel ang ginampanan ng mga kabal- 
yero sa kanilang estratehiya sa pakikipagdigma. 
Ang wikang Persiano ay itinuturing na kabilang 
sa pamilyang Indo-Europeo at makikitang nauug- 
nay sa Indian Sanskrit. Sa di-matukoy na pana- 
hon sa kanilang kasaysayan, sinimulang gamitin ng 
mga Persiano ang cuneiform na istilo ng pagsulat, 
na di-hamak na mas kaunti ang mga sagisag kung 
ihahambing sa daan-daang sagisag na ginamit sa 
Babilonyo at Asiryanong cuneiform na pagsulat. Ba- 
gaman noong panahon ng pamamahala ng Imper- 
yo ng Persia ay matatagpuan ang ilang inskripsiyon 
sa Matandang Persiano kasama ng salin sa Akka- 
diano at sa isang wika na karaniwang tinatawag na 
“Elamita” o “Susiano,” ang opisyal na mga dokumen- 
tong ginamit sa pangangasiwa sa mga teritoryo ng 
imperyo ay pangunahin nang isinulat sa Aramaiko 
bilang isang internasyonal na wika.---Ezr 4:7. 
Pag-unlad ng Imperyo ng Medo-Persia. 
(MAPA, Tomo 2, p. 327) Tulad ng mga Medo, waring 
ang mga Persiano ay pinamahalaan ng ilang ma- 
harlikang pamilya. Isa sa mga pamilyang ito ang pi- 
nagmulan ng Achaemenianong dinastiya ng mga 
hari, ang maharlikang linya na pinanggalingan ng 
tagapagtatag ng Imperyo ng Persia, si Cirong Daki- 
la. Si Ciro, na ayon kina Herodotus at Xenophon ay 
may amang Persiano at inang Mediano, ang nag- 
buklod sa mga Persiano sa ilalim ng kaniyang pa- 
ngunguna. (Herodotus, I, 107, 108; Cyropaedia, I, 
ii, 1) Hanggang noong panahong iyon, ang mga 
Medo ang nangingibabaw sa mga Persiano, ngunit 
mabilis na nagtagumpay si Ciro laban sa Media- 
nong si Haring Astyages at nabihag ang kabiserang 
lunsod nito ng Ecbatana (550 B.C.E.). (Ihambing 
ang Dan 8:3, 20.) Sa gayon, ang Imperyo ng Media 
ay sumailalim sa kontrol ng mga Persiano. 
Bagaman ang mga Medo ay patuloy na napailalim 
sa mga Persiano sa natitirang panahon ng Achae- 
menianong dinastiya, walang alinlangan na sila'y 
naging isang tambalang imperyo. Kaya naman ang 
aklat na History of the Persian Empire (p. 37) ay 
nagsabi: “Hindi kailanman nakalimutan ang malapit 
na ugnayan sa pagitan ng mga Persiano at mga 
Medo. Ang sinamsamang Ecbatana ay nanatiling 
isang paboritong tirahan ng mga maharlika. Pinara- 
ngalan ang mga Medo bilang kapantay ng mga Per- 
siano, ginamit sila sa matataas na katungkulan at 
pinili upang manguna sa mga hukbong Persiano. 
Karaniwan nang ang sinasabi ng mga banyaga ay 
mga Medo at mga Persiano, kapag iisang termino 
ang ginamit nila, sinasabi nilang “ang Medo.”” 
Sa ilalim ni Ciro, ang Imperyo ng Medo-Persia ay 
lumawak pa sa K, anupat umabot hanggang sa Da- 


904 


Mga torong may ulo ng tao malapit 
sa pasukan ng lunsod ng Persepolis 


gat Aegeano dahil sa tagumpay ng Persia laban kay 
Haring Croesus ng Lydia at sa panunupil sa ilang 
baybaying lunsod ng Gresya. Gayunman, ang kani- 
yang pangunahing tagumpay ay naganap noong 
539 B.C.E. nang makuha ni Ciro, na nangunguna sa 
pinagsama-samang mga hukbo ng mga Medo, mga 
Persiano, at mga Elamita, ang makapangyarihang 
Babilonya, bilang katuparan ng mga hula sa Bibliya. 
(Isa 21:2, 9, 44:26-45:7: Dan 5:28) Nang bumagsak 
ang Babilonya, nagwakas ang mahabang yugto ng 
Semitikong pangingibabaw, na hinalinhan naman 
ng kauna-unahang nangingibabaw na kapangyari- 
hang pandaigdig na may Aryanong (Japetikong) 
pinagmulan. Dahil din dito, ang lupain ng Juda 
(gayundin ang Sirya at Fenicia) ay napabilang sa 
nasasakupan ng Medo-Persia. Dahil sa batas na ipi- 
nalabas ni Ciro, noong 537 B.C.E. ang itinapong mga 
Judio ay pinahintulutang bumalik sa kanilang sari- 
ling lupain, na naging tiwangwang sa loob ng ek- 
saktong 70 taon.--2Cr 36:20-23, tingnan ang CIRO. 

Mga kabisera ng Persia. 8 Kaayon ng pagiging 
tambalan ng imperyo, isang Medo na nagnganga- 
lang Dario ang naging tagapamahala ng natalong 
kahariang Caldeo, bagaman malamang na hindi 
siya nagpuno nang independiyente sa pamamahala 


905 


ni Ciro. (Dan 5:31, 9:1; tingnan ang DARIO Blg. 1.) 
Ang Babilonya ay nanatiling isang maharlikang 
lunsod ng Imperyo ng Medo-Persia at isa ring sen- 
tro ng relihiyon at komersiyo. Gayunman, sa pang- 
kalahatan, waring hindi makatagal ang mga empe- 
rador na Persiano sa matinding init ng tag-araw 
doon, kaya karaniwan nang nagpupunta lang sila sa 
Babilonya kapag taglamig. May arkeolohikal na ka- 
tibayan na nagpapakitang pagkatapos niyang ma- 
sakop ang Babilonya, kaagad na bumalik si Ciro 
sa Ecbatana (makabagong Hamadan), na mahigit 
1,900 m (6,200 piye) ang taas mula sa kapantayan 
ng dagat sa paanan ng Bundok Alwand, kung saan 
makapal ang niyebe at matindi ang ginaw kapag 
taglamig ngunit kaayaaya ang klima kapag tag- 
araw. Sa Ecbatana natagpuan ang tagubilin ni Ciro 
may kinalaman sa muling pagtatayo ng templo ng 
Jerusalem, maraming taon matapos itong ilabas. 
(Ezr 6:2-5) Ang mas naunang kabisera ng Persia ay 
nasa Pasargadae, mga 650 km (400 mi) sa da- 
kong TS ng Ecbatana, ngunit halos nasa gayunding 
altitud. Malapit sa Pasargadae, nang maglaon ay iti- 
nayo ng mga Persianong emperador na sina Dario, 
Jerjes, at Artajerjes Longimanus ang maharlikang 
lunsod ng Persepolis, anupat nilagyan iyon ng isang 
malawak na sistema ng mga lagusan sa ilalim ng 
lupa, maliwanag na upang maglaan ng sariwang tu- 
big. Ang isa pang kabisera ay ang Susa (Susan) na 
malapit sa Ilog Choaspes (Karkheh) sa sinaunang 
Elam, anupat nasa estratehikong sentrong lokasyon 
sa pagitan ng Babilonya, Ecbatana, at Persepolis. 
Dito nagtayo si Dariong Dakila ng isang maringal 
na palasyo na nagsilbing tahanan kapag taglamig, 
sapagkat, tulad sa Babilonya, napakainit sa Susa ka- 
pag tag-araw. Ngunit sa kalaunan, ang Susa ang 
naging tunay na sentro ng administrasyon ng im- 
peryo.--Tingnan ang ECBATANA, SUSAN. 

Relihiyon at Kautusan. Ang mga tagapama- 
halang Persiano, bagaman kung minsan ay kasinlu- 
pit din ng mga Semitikong hari ng Asirya at Babilo- 
nia, ay waring nagsikap noong una na magpakita ng 
pagiging patas at makatarungan sa pakikitungo sa 
mga bayang nilupig nila. Lumilitaw na may ilang 
konsepto ng etika ang kanilang relihiyon. Bilang pa- 
ngalawa sa pangunahing diyos na si Ahura Mazda, 
ang isang prominenteng bathala ay si Mithra, na 
nakilala hindi lamang bilang diyos ng digmaan kun- 
di bilang diyos din ng mga kontrata, na ang mga 
mata at mga tainga ay laging alistong magmanman 
sa sinumang lalabag sa kasunduan. (Tingnan ang 
Diyos AT DIYOSA, MGA.) Sumulat ang Griegong istor- 
yador na si Herodotus (I, 136, 138) tungkol sa mga 
Persiano: “Tinuturuan nila ang kanilang mga batang 
lalaki mula lima hanggang dalawampung taon, at 
tatlong bagay lamang ang itinuturo nila, panganga- 


PERSIA, MGA PERSIANO 


bayo at pamamana at pagsasabi ng katotohanan. ... 
Itinuturing nila na ang pagsisinungaling ang pina- 
kamarumi sa lahat.” Bagaman ipinakikita ng kasay- 
sayan ng mga tagapamahalang Persiano na hindi 
naman sila malaya sa panlilinlang at intriga, ang li- 
kas nilang pagsunod sa pantribong simulain ng 
"pagtupad sa pangako' ay ipinahihiwatig ng kanilang 
paggigiit na hindi maaaring labagin ang “kautusan 
ng mga Medo at ng mga Persiano.” (Dan 6:8, 15, Es 
1:19: 8:8) Kaya nang matagpuan ang batas ni Ciro 
mga 18 taon pagkatapos itong mailabas, kinilala ni 
Haring Dario ang legalidad ng katayuan ng mga Ju- 
dio kung tungkol sa pagtatayo ng templo at ipinag- 
utos ang lubusang pakikipagtulungan sa mga ito. 
--Fzr 6:1-12. 

Ang pagkakaorganisa ng imperyo ng Persia ay 
nagpapahiwatig ng napakahusay na pangangasi- 
wa. Bukod sa pribadong sanggunian ng hari, o lu- 
pon ng tagapayo, na binubuo ng “pitong prinsipe 
ng Persia at Media” (Es 1:14: Ezr 7:14), mayroon 
ding mga satrapa na inatasang mamahala sa pa- 
ngunahing mga rehiyon o mga bansa, gaya ng 
Media, Elam, Parthia, Babilonia, Asirya, Arabia, 
Armenia, Capadocia, Lydia, Ionia, at, habang luma- 
lawak ang imperyo, ng Ehipto, Etiopia, at Libya. 
Ang mga satrapang ito ay pinagkalooban ng isang 
antas ng awtonomiya sa pamamahala sa kanilang 
nasasakupan, kasama na ang pangangasiwa sa hu- 
disyal at pinansiyal na mga gawain sa kanilang te- 
ritoryo. (Tingnan ang SATRAPA.) Lumilitaw na sa 
loob ng teritoryo ng satrapa ay may mga nakaba- 
babang gobernador ng mga nasasakupang distri- 
to (may bilang na 127 noong mga araw ni Ha- 
ring Ahasuero), at sa loob ng mga nasasakupang 
distrito ay may mga prinsipe ng partikular na mga 
bayang bumubuo sa populasyon ng distrito. (Ezr 
8:36: Es 3:12, 8:9) Malamang na dahil napakalayo 
ng kabisera ng imperyo sa mga lugar na pinanga- 
ngasiwaan nito, isang mabilis na sistema ng pa- 
kikipagtalastasan ang binuo sa pamamagitan ng 
isang maharlikang serbisyo sa koreo na gumamit 
ng mga sugo na nakasakay sa mga kabayong 
panghatid-sulat, sa gayon ay naglaan ito ng komu- 
nikasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng lahat ng 
mga nasasakupang distrito. (Es 8:10, 14) Minantini 
ang mga maharlikang lansangang-bayan,: ang isa 
ay mula sa Susan hanggang sa Sardis sa Asia Mi- 
nor. 

Mula sa Kamatayan ni Ciro Hanggang sa 
Kamatayan ni Dario. Nagwakas ang paghahari 
ni Cirong Dakila noong 530 B.C.E. nang mamatay 
siya sa panahon ng isang kampanya ng pakikipag- 
digma. Ang kaniyang anak na si Cambyses ang hu- 
malili sa kaniya sa trono at nagtagumpay sa paglu- 
pig sa Ehipto. Bagaman hindi siya tinutukoy ng 


PERSIA, MGA PERSIANO 


Bibliya sa pangalang Cambyses, maliwanag na siya 
ang “Ahasuero” na pinadalhan ng mga sumasalan- 
sang sa gawain sa templo ng mga bulaang akusa- 
syon laban sa mga Judio, gaya ng sinasabi sa Ezra 
4:6. 

Magulo ang mga pangyayaring nauugnay sa wa- 
kas ng pamamahala ni Cambyses. Ang isang ulat, 
na inilahad ni Dariong Dakila sa kaniyang Behistun 
Inscription, at isinalaysay ni Herodotus at ng iba pa 
lakip ang ilang magkakaibang detalye, ay na pali- 
him na ipinapatay ni Cambyses ang kaniyang kapa- 
tid na si Bardiya (tinatawag ni Herodotus na Smer- 
dis). Pagkatapos, noong panahong nasa Ehipto si 
Cambyses, isang Mago na nagngangalang Gaumata 
(tinatawag din ni Herodotus na Smerdis), na nag- 
panggap na si Bardiya (Smerdis), ang umagaw sa 
trono at kinilala bilang hari. Samantalang pabalik 
mula sa Ehipto, namatay si Cambyses, at sa gayon 
ang mang-aagaw ng kapangyarihan ay natatag sa 
trono. (Herodotus, III, 61-67) Ang isa namang ber- 
siyon, na pinapaboran ng ilang istoryador, ay na 
hindi napatay si Bardiya at na siya, hindi sinumang 
impostor, ang umagaw sa trono noong panahong 
wala si Cambyses. 

Anuman ang nangyari, nagwakas ang paghahari 
ni Cambyses noong 522 B.C.E., at ang sumunod na 
pamamahala ay tumagal nang pitong buwan, anu- 
pat nagwakas din noong 522 B.C.E. nang paslangin 
ang mang-aagaw ng trono (alinman kina Bardiya 
o Gaumata ang huwad na Smerdis). Gayunman, no- 
ong panahon ng maikling pamamahalang ito, lumi- 
litaw na may ikalawang paratang na iniharap sa tro- 
no ng Persia laban sa mga Judio, anupat ang hari 
noon ay tinukoy sa Bibliya bilang “Artajerjes” (ma- 
rahil ay pangalan bilang hari o titulo), at sa pagka- 
kataong ito, nagtagumpay ang mga nag-akusa anu- 
pat ipinagbawal ng hari ang higit pang pagtatayo sa 
templo. (Ezr 4:7-23) Nang magkagayon ang gawain 
sa templo ay nahinto “hanggang sa ikalawang taon 
ng paghahari ni Dario na hari ng Persia.”---Ezr 4:24. 

Maliwanag na si Dario I (tinatawag na Dario 
Hystaspis o Dariong Dakila) ang nagpakana o nag- 
sulsol ng pagpatay sa isa na nakaupo sa trono ng 
Persia at nakuha niya ang trono para sa kaniyang 
sarili. Noong panahon ng kaniyang pamamahala, 
pinahintulutan niyang ipagpatuloy ang gawain sa 
templo sa Jerusalem, at natapos ang templo noong 
kaniyang ikaanim na taon ng pamamahala (maa- 
gang bahagi ng 515 B.C.E.). (Ezr 6:1-15) Pinalawak 
ni Dario ang imperyo noong panahong naghahari 
siya, anupat umabot ang pamumuno ng Persia sa 
malayong S hanggang sa India at sa malayong K 
hanggang sa Tracia at Macedonia. 

Pagsapit ng panahong ito, o baka bago pa nito, na- 
tupad na ng mga tagapamahalang Persiano ang 
mga hula ng Daniel 7:5 at 8:4, kung saan, sa pama- 


906 


magitan ng mga sagisag ng isang oso at gayundin 
ng isang barakong tupa, ang Imperyo ng Medo- 
Persia ay inilalarawang nang-aagaw ng mga teritor- 
yo sa tatlong pangunahing direksiyon: sa H, sa K, at 
sa T. Gayunman, sa isang kampanya laban sa Gre- 
sya, ang mga hukbo ni Dario ay dumanas ng pagka- 
talo sa Marathon noong 490 B.C.E. Namatay si Da- 
rio noong 486 B.C.E.--Tingnan ang Daro Blg. 2. 

Ang mga Paghahari ni Jerjes at ni Artajer- 
jes. Si Jerjes, anak ni Dario, ang maliwanag na 
haring tinatawag na Ahasuero sa aklat ng Esther. 
Tumugma rin ang kaniyang mga pagkilos sa pagla- 
larawan sa ikaapat na Persianong hari, na pupukaw 
sa lahat ng bagay laban sa kaharian ng Gresya.’ 
(Dan 11:2) Sa pagsisikap na makaganti dahil sa pag- 
katalo ng Persia sa Marathon, nagbunsod si Jerjes 
ng pagkalaki-laking mga hukbo laban sa pinakakon- 
tinente ng Gresya noong 480 B.C.E. Pagkatapos ng 
isang magastos na tagumpay sa Thermopylae at ng 
pagkawasak ng Atenas, natalo ang kaniyang mga 
hukbo sa Salamis at nang maglaon sa Plataea, anu- 
pat naging sanhi upang bumalik si Jerjes sa Persia. 

Ang paghahari ni Jerjes ay kinakitaan ng ilang 
reporma sa administrasyon at ng pagtapos sa kara- 
mihan sa mga gawaing pagtatayo na pinasimulan 
ng kaniyang ama sa Persepolis. (Ihambing ang Es 
10:1, 2.) Ang mga kuwentong Griego tungkol sa wa- 
kas ng paghahari ni Jerjes ay umiinog sa mga suli- 
raning pangmag-asawa, mga kaguluhan sa harem, 
at sa diumano'y pagdomina kay Jerjes ng ilan sa ka- 
niyang mga tauhan. Maaaring ipinakikita ng mga 
ulat na ito, bagaman sa isang magulo at pilipit na 
paraan, ang ilan sa mahahalagang impormasyon 
sa aklat ng Esther, lakip na ang pagpapatalsik kay 
Reyna Vasti mula sa puwesto at ang paghalili sa ka- 
niya ni Esther, gayundin ang pag-akyat ni Mardo- 
keo sa isang katungkulang may malaking awtoridad 
sa nasasakupan ng imperyo. (Es 2:17: 10:3) Ayon sa 
sekular na mga ulat, si Jerjes ay pinaslang ng isa sa 
kaniyang mga tauhan. 

Napabantog si Artajerjes Longimanus, ang kaha- 
lili ni Jerjes, dahil sa kaniyang pagbibigay ng awto- 
risasyon sa pagbabalik ni Ezra sa Jerusalem na dala 
ang malaking abuloy para sa pagtataguyod ng tem- 
plo roon. Nangyari ito noong ikapitong taon ni Arta- 
jerjes (468 B.C.E.). (Ezr 7:1-26, 8:24-36) Noong ika- 
20 taon ni Artajerjes (455 B.C.E.), pinagkalooban si 
Nehemias ng pahintulot na pumaroon sa Jerusalem 
upang muling itayo ang lunsod. (Ne 1:3, 2:1, 5-8) 
Nang maglaon, sa loob ng ilang panahon ay buma- 
lik si Nehemias sa korte ni Artajerjes noong ika-32 
taon ng haring iyon (443 B.C.E.).--Ne 13:6. 

May ilang di-pagkakasuwato sa mga akdang ma- 
kasaysayan may kinalaman sa mga paghahari ni 
Jerjes at ni Artajerjes. Inilalagay ng ilang reperen- 


907 


siyang akda ang taon ng pagluklok ni Artajerjes sa 
465 B.C.E. Binibigyan naman ng ilang dokumento 
ang kaniyang ama, si Jerjes, ng paghahari na nag- 
patuloy hanggang sa ika-21 taon nito. Kinaugali- 
ang bilangin ang pamamahala ni Jerjes mula sa 
486 B.C.E., nang si Dario, ang kaniyang ama, ay 
mamatay. Ang kaniyang unang opisyal na taon 
ng paghahari ay minamalas na nagsimula noong 
485 B.C.E., at ang kaniyang ika-21 taon at ang taon 
ng pagluklok ni Artajerjes ay madalas sabihing no- 
ong 465 B.C.E. Kung tungkol kay Artajerjes, karani- 
wang sinasabi ng mga iskolar na ang kaniyang 
huling taon ng pamamahala ay nagsimula noong 
424 B.C.E. Inihaharap naman iyon ng ilang doku- 
mento bilang taon 41 ng paghahari ni Artajerjes. 
Kung tama iyon, mangangahulugan na ang kani- 
yang taon ng pagluklok ay noong 465 B.C.E. at na 
ang kaniyang unang opisyal na taon ng paghahari 
ay nagsimula noong 464 B.C.E. 

Gayunman, may matibay na ebidensiya para tu- 
usin ang huling taon ni Jerjes at ang taon ng pag- 
luklok ni Artajerjes bilang 475 B.C.E. Ang katiba- 
yang ito ay tatluhan: mula sa mga impormasyong 
Griego, mula sa mga impormasyong Persiano, at 
mula sa mga impormasyong Babilonyo. 

Katibayan mula sa mga impormasyong Griego. 
Isang pangyayari sa kasaysayan ng Gresya ang ma- 
katutulong sa atin na matiyak kung kailan nagsimu- 
lang mamahala si Artajerjes. Naiwala ng Griegong 
estadista at bayani ng militar na si Themistocles 
ang pagsang-ayon ng kaniyang mga kababayan 
at tumakas siya patungong Persia upang malig- 
tas. Ayon sa Griegong istoryador na si Thucydi- 
des (I, CXXXVII, 3), na napabantog dahil sa kaniyang 
katumpakan, nang panahong iyon, si Themistocles 
ay “nagpadala ng isang liham kay Haring Artajerjes 
anak ni Jerjes, na kamakailan lamang ay umupo sa 
trono.” Ibinibigay ng Plutarch's Lives (Themistocles, 
XXVII, 1) ang impormasyon na “inilahad nina Thu- 
cydides at Charon ng Lampsacus na patay na si Jer- 
jes, at na sa anak nitong si Artajerjes nakipag-usap 
si Themistocles.” Si Charon ay isang sakop ng Persia 
na nabuhay noong panahong magpalit ang pama- 
mahala mula kay Jerjes tungo kay Artajerjes. Mula 
sa mga patotoo ni Thucydides at ni Charon ng 
Lampsacus, makikita natin na nang dumating si 
Themistocles sa Persia, kamakailan lamang ay nag- 
simulang mamahala si Artajerjes. 

Maitatatag natin kung kailan nagsimulang ma- 
mahala si Artajerjes sa pamamagitan ng pagkalku- 
la pabalik sa panahong namatay si Themistocles. 
Hindi pare-pareho ang petsang ibinibigay ng mga 
reperensiyang aklat para sa kaniyang kamatayan. 
Gayunman, inilalahad ng istoryador na si Diodorus 
Siculus (Diodorus of Sicily, XI, 54, 1: XI, 58, 3) ang 


PERSIA, MGA PERSIANO 


kamatayan ni Themistocles sa isang ulat ng mga 
bagay na nangyari “nang si Praxiergus ay archon 
[punong mahistrado] sa Atenas.” Si Praxiergus ang 
archon sa Atenas noong 471/470 B.C.E. (Greek and 
Roman Chronology, ni Alan E. Samuel, Munich, 
1972, p. 206) Ayon kay Thucydides, ang pagdating 
ni Themistocles sa Persia ay sinundan ng isang taon 
ng pag-aaral ng wika bilang paghahanda sa pakiki- 
pagkita kay Artajerjes. Pagkatapos nito, pinagkaloo- 
ban siya ng hari ng pakikipamayan sa Persia lakip 
ang maraming parangal. Kung si Themistocles ay 
namatay noong 471/470 B.C.E., ang pakikipamayan 
niya sa Persia ay hindi maaaring lumampas ng 
472 B.C.E. at ang kaniyang pagdating naman ay 
mas maaga rito nang isang taon, noong 473 B.C.E. 
Nang panahong iyon, si Artajerjes “kamakailan la- 
mang ay umupo sa trono.” 

May kinalaman sa panahon nang mamatay si Jer- 
jes at lumuklok si Artajerjes sa trono, sumulat si 
M. de Koutorga: “Nakita na natin na, ayon sa krono- 
lohiya ni Thucydides, namatay si Jerjes noong papa- 
tapos na ang taong 475 B.C.E., at na, ayon sa istor- 
yador ding iyon, dumating si Themistocles sa Asia 
Minor di-nagtagal pagkatapos ng pag-upo sa tro- 
no ni Artajerjes Longimanus.”---Memoires presentes 
par divers savants a l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres de ITnstitut Imperial de France, 
unang serye, Tomo VI, ikalawang bahagi, Paris, 
1864, p. 147. 

Bilang higit pang suporta nito, ganito ang puna 
ni E. Levesque: “Samakatuwid, mahalaga, ayon sa 
Alexandrian Chronicle, na ilagay ang kamatayan ni 
Jerjes sa tadng 475 B.C.E., pagkatapos ng labing- 
isang taon ng paghahari. Pinagtitibay ng istoryador 
na si Justin, III, 1, ang kronikang ito at ang mga ka- 
pahayagan ni Thucydides. Ayon sa kaniya, noong 
panahong paslangin si Jerjes, si Artajerjes, na kani- 
yang anak, ay isa lamang bata, puer [isang batang 
lalaki], na totoo kung namatay si Jerjes noong 475. 
Si Artajerjes noon ay 16 na taong gulang, samanta- 
lang kung noong 465, siya ay magiging dalawam- 
pu't anim na taong gulang, anupat hindi nito mabi- 
bigyang-katuwiran ang pananalita ni Justin. Ayon 
sa kronolohiyang ito, yamang nagsimulang magha- 
ri si Artajerjes noong 475, ang ika-20 taon ng kani- 
yang paghahari ay magiging noong 455 at hindi 
noong 445 gaya ng karaniwang sinasabi.”---Revue 
apologetique, Paris, Tomo 68, 1939, p. 94. 

Kung namatay si Dario noong 486 B.C.E. at si Jer- 
jes ay namatay noong 475 B.C.E., paano maipalili- 
wanag na ang ilang sinaunang dokumento ay nag- 
uukol kay Jerjes ng paghahari na 21 taon? Batid ng 
marami na ang isang hari at ang kaniyang anak 
ay maaaring mamahalang magkasabay. Kung ga- 
nito ang naging kalagayan nina Dario at Jerjes, 


PERSIA, MGA PERSIANO 


maaaring bilangin ng mga istoryador ang mga taon 
ng paghahari ni Jerjes alinman mula sa pasimula ng 
pamamahala niya kasabay ng kaniyang ama o mula 
sa pagkamatay ng kaniyang ama. Kung si Jerjes ay 
namahala nang 10 taon kasama ng kaniyang ama at 
11 taon nang mag-isa, maaaring iukol sa kaniya ng 
ilan ang 21 taon ng pamamahala, samantalang ang 
iba ay maaaring magbigay sa kaniya ng 11 taon. 

May matibay na ebidensiya na si Jerjes ay nama- 
halang kasabay ng kaniyang amang si Dario. Sina- 
sabi ng Griegong istoryador na si Herodotus (VII, 3): 
“Hinatulan ni Dario ang kaniyang [kay Jerjes] paki- 
usap [para sa pagkahari] bilang makatarungan at 
ipinahayag siyang hari. Ngunit sa aking palagay, 
maaaring gawing hari si Jerjes kahit wala ang tagu- 
biling ito.” Ipinahihiwatig nito na si Jerjes ay gina- 
wang hari noong panahon ng paghahari ng kani- 
yang amang si Dario. 

Katibayan mula sa mga impormasyong Per- 
siano. Partikular na makikita sa natuklasang mga 
Persianong bahorelyebe na si Jerjes ay namahalang 
kasabay ni Dario. Sa Persepolis, natagpuan ang ma- 
raming bahorelyebe na naglalarawan kay Jerjes na 
nakatayo sa likuran ng trono ng kaniyang ama, na- 
kabihis ng pananamit na kapareho niyaong sa kani- 
yang ama at ang kaniyang ulo ay kapantay niyaong 
sa kaniyang ama. Kakaiba ito, yamang karaniwan 
nang ang ulo ng hari ay mas mataas kaysa sa lahat 
ng iba pa. Sa A New Inscription of Xerxes From Per- 
sepolis (ni Ernst E. Herzfeld, 1932) sinasabi na ka- 
puwa ang mga inskripsiyon at ang mga gusaling 
natagpuan sa Persepolis ay nagpapahiwatig na na- 
mahala si Jerjes kasabay ng kaniyang amang si Da- 
rio. Sa pahina 8 ng kaniyang akda, sumulat si Herz- 
feld: “Ang kakaibang tono ng mga inskripsiyon ni 
Jerjes sa Persepolis, na karamihan ay hindi nagpa- 
pakita ng pagkakaiba ng kaniyang sariling gawain 
at niyaong sa kaniyang ama, at ang kaugnayan, na 
kakaiba rin, ng kanilang mga gusali, na imposibleng 
tukuyin kung kay Dario o kay Jerjes lamang, ay pa- 
laging nagpapahiwatig na si Jerjes ay namahalang 
kasabay ng kaniyang ama. Bukod diyan, ipinakikita 
ng dalawang eskultura sa Persepolis ang kaugna- 
yang iyan.” May kaugnayan sa isa sa mga eskultu- 
rang ito, itinawag-pansin ni Herzfeld: “Si Dario ay 
ipinakikitang nakasuot ng lahat ng maharlikang 
pagkakakilanlan, nakaluklok sa isang platapormang 
may mataas na upuan na sinusuportahan ng mga 
kinatawan ng iba't ibang mga bansa ng kaniyang 
imperyo. Sa likuran niya sa relyebe, samakatuwid 
nga, sa katunayan ay sa kanan niya, ay nakatayo si 
Jerjes na may gayunding mga maharlikang pagka- 
kakilanlan, anupat ang kaliwang kamay nito ay na- 
kapatong sa mataas na sandalan ng trono. Ang 
gayong posisyon ay malinaw na nagpapakita hin- 


908 


di lamang ng pagiging kahalili, nangangahulugan 
iyon ng magkasabay na pamamahala.” 

May kinalaman sa petsa ng mga relyebeng nag- 
papakita kina Dario at Jerjes sa gayong paglala- 
rawan, sa Achaemenid Sculpture (Istanbul, 1974, 
p. 53), sinasabi ni Ann Farkas na “maaaring ikina- 
bit ang mga relyebe sa Ingatang-Yaman noong pa- 
nahong itinatayo ang unang karagdagang gusali, 
494/493-492/491 B.C.; tiyak na ito ang pinakakum- 
binyenteng panahon upang ilipat ang gayong mabi- 
bigat na piraso ng bato. Ngunit anuman ang petsa 
ng pag-aalis sa kanila patungo sa Ingatang-Yaman, 
marahil ang mga eskultura ay inukit noong mga 
taon ng 490.” 

Katibayan mula sa mga impormasyong Babi- 
lonyo. Isang katibayan na si Jerjes ay nagsimu- 
lang mamahala kasabay ng kaniyang ama noong 
mga taon ng 490 B.C.E. ang natagpuan sa Babilo- 
nya. Nahukay roon ang isang palasyong para kay 
Jerjes na natapos noong 496 B.C.E. May kinalaman 
dito, sumulat si A. T. Olmstead sa History of the 
Persian Empire (p. 215): “Pagsapit ng Oktubre 23, 
498, nalaman natin na ang bahay ng anak ng hari 
[samakatuwid nga, ng anak ni Dario, si Jerjes] ay 
kasalukuyan noong itinatayo sa Babilonya, walang 
alinlangan na ito ang palasyo ni Dario sa gitnang 
seksiyon na atin nang inilarawan. Pagkaraan ng da- 
lawang taon [noong 496 B.C.E.], sa isang dokumen- 
to sa negosyo mula sa kalapit na Borsippa, mayroon 
tayong pagtukoy sa “bagong palasyo' na noon ay ta- 
pos na.” 

Dalawang kakaibang tapyas na luwad ang maka- 
pagbibigay ng karagdagang patotoo na si Jerjes ay 
namahalang kasabay ni Dario. Ang isa ay isang ka- 
sulatan sa negosyo tungkol sa upa sa isang gusa- 
li noong taon ng pagluklok ni Jerjes. Ang tapyas ay 
pinetsahan ng unang buwan ng taon, ang Nisan. 
(A Catalogue of the Late Babylonian Tablets in the 
Bodleian Library, Oxford, ni R. Campbell Thompson, 
London, 1927, p. 13, tapyas na may katawagang 
A. 124) Ang isa pang tapyas ay may petsang “bu- 
wan ng Ab(?), taon ng pagluklok ni Jerjes.” Kapan- 
sin-pansin, hindi iniuukol ng tapyas na ito kay Jer- 
jes ang titulong “hari ng Babilonya, hari ng mga 
lupain,” na karaniwang ginagawa noong panahong 
iyon.--Neubabylonische Rechts- und Verwaltungs- 
urkunden übersetzt und erläutert, nina M. San Nico- 
lò at A. Ungnad, Leipzig, 1934, Tomo I, bahagi 4, 
p. 544, tapyas Blg. 634, may katawagang VAT 4397. 

Palaisipan ang dalawang tapyas na ito. Karaniwan 
na, nagsisimula ang taon ng pagluklok ng isang hari 
pagkamatay ng kaniyang hinalinhan. Gayunman, 
may katibayan na ang hinalinhan ni Jerjes (si Da- 
rio) ay nabuhay hanggang sa ikapitong buwan ng 
huling taon nito, samantalang ang dalawang doku- 


909 


mentong ito mula sa taon ng pagluklok ni Jerjes ay 
may mga petsang bago pa ang ikapitong buwan 
(ang isa ay sa unang buwan, ang isa naman ay sa 
ikalima). Samakatuwid, ang mga dokumentong ito 
ay hindi nauugnay sa yugto ng pagluklok ni Jerjes 
pagkamatay ng kaniyang ama kundi nagpapahiwa- 
tig ng taon ng pagluklok noong panahong mamaha- 
la siya kasabay ni Dario. Kung ang taon ng pagluk- 
lok na iyon ay noong 496 B.C.E., nang matapos ang 
palasyo sa Babilonya para kay Jerjes, ang kaniyang 
unang taon ng pamamahala kasabay ng kaniyang 
ama ay nagsimula noong sumunod na Nisan, no- 
ong 495 B.C.E., at ang kaniyang ika-21 at huling 
taon ay nagsimula noong 475 B.C.E. Kung magka- 
gayon, kasama sa paghahari ni Jerjes ang 10 taon 
ng pamamahala kasabay ni Dario (mula 496 hang- 
gang 486 B.C.E.) at 11 taon ng nagsosolong pagka- 
hari (mula 486 hanggang 475 B.C.E.). 

Sa kabilang dako, nagkakaisa ang mga istoryador 
na ang unang opisyal na taon ng paghahari ni Da- 
rio II ay nagsimula noong tagsibol ng 423 B.C.E. Ipi- 
nahihiwatig ng isang tapyas na Babilonyo na noong 
taon ng pagluklok niya, si Dario II ay nakaupo na sa 
trono pagsapit ng ika-4 na araw ng ika-11 buwan, 
samakatuwid nga, Pebrero 13, 423 B.C.E. (Babylo- 
nian Chronology, 626 B.C.-A.D. 75, nina R. Parker 
at W. H. Dubberstein, 1971, p. 18) Gayunman, dala- 
wang tapyas ang nagpapakita na nagpatuloy na 
mamahala si Artajerjes pagkatapos ng ika-11 bu- 
wan, ika-4 na araw, ng kaniyang ika-41 taon. Ang 
isa ay pinetsahan ng ika-11 buwan, ika-17 araw, ng 
kaniyang ika-41 taon. (p. 18) Ang isa naman ay pi- 
netsahan ng ika-12 buwan ng kaniyang ika-41 taon. 
(Old Testament and Semitic Studies, inedit nina 
Harper, Brown, at Moore, 1908, Tomo 1, p. 304, 
tapyas Blg. 12, may katawagang CBM, 5505) Sama- 
katuwid, si Artajerjes ay hindi hinalinhan noong ka- 
niyang ika-41 opisyal na taon ng paghahari kun- 
di namahala siya sa kabuuan nito. Ipinahihiwatig 
nito na si Artajerjes ay namahala nang higit pa sa 
41 taon at samakatuwid, ang kaniyang unang opi- 
syal na taon ng paghahari ay hindi dapat bilanging 
nagsimula noong 464 B.C.E. 

Ang katibayan na si Artajerjes Longimanus ay 
namahala nang lampas pa sa kaniyang ika-41 taon 
ay natagpuan sa isang dokumento sa negosyo mula 
sa Borsippa na pinetsahan ng ika-50 taon ni Artajer- 
jes. (Catalogue of the Babylonian Tablets in the Brit- 
ish Museum, Tomo VII: Tablets From Sippar 2, nina 
E. Leichty at A. K. Grayson, 1987, p. 153: tapyas na 
may katawagang B. M. 65494) Ang isa sa mga 
tapyas na nag-uugnay ng pagtatapos ng paghahari 
ni Artajerjes sa pasimula ng paghahari ni Dario Il ay 
may ganitong petsa: “Ika-51 taon, taon ng pagluk- 
lok, ika-12 buwan, ika-20 araw, si Dario, hari ng 
mga lupain.” (The Babylonian Expedition of the Uni- 


PERSIA, MGA PERSIANO 


versity of Pennsylvania, Series A: Cuneiform Texts, 
Tomo VIII, Bahagi I, ni Albert T. Clay, 1908, p. 34, 
83, at Plate 57, Tapyas Blg. 127, may katawagang 
CBM 128083) Yamang ang unang opisyal na taon ng 
paghahari ni Dario II ay noong 423 B.C.E., nanga- 
ngahulugan ito na ang ika-51 taon ni Artajerjes ay 
noong 424 B.C.E. at ang kaniyang unang opisyal na 
taon ng paghahari ay noong 474 B.C.E. 

Kaya, ang mga patotoo mula sa mga imporma- 
syong Griego, Persiano, at Babilonyo ay nagkaka- 
sundo na ang taon ng pagluklok ni Artajerjes ay 
475 B.C.E. at ang kaniyang unang opisyal na taon ng 
paghahari ay 474 B.C.E. Inilalagay niyan ang ika-20 
taon ni Artajerjes, nang magsimulang bilangin ang 
70 sanlinggo ng Daniel 9:24, sa 455 B.C.E. Kung sa- 
lig sa Daniel 9:25 ay bibilang tayo ng 69 na sanling- 
go ng mga taon (483 taon) mula 455 B.C.E., sasapit 
tayo sa isang mahalagang taon para sa pagdating 
ng Mesiyas na Lider. 

Kung bibilang mula 455 B.C.E. hanggang 1 C.E., 
iyon ay buong 455 taon. Kung idaragdag ang natiti- 
rang 28 taon (upang mabuo ang 483 taon), dadalhin 
tayo nito sa 29 C.E., ang eksaktong taon nang si Je- 
sus ng Nazaret ay bautismuhan sa tubig, pahiran ng 
banal na espiritu, at magsimula ng kaniyang pang- 
madlang ministeryo bilang Mesiyas, o Kristo.---Luc 
3:1, 2, 21,22. 

Hanggang sa Pagbagsak at Pagkakahati ng 
Imperyo. May kinalaman sa mga kahalili ni Ar- 
tajerjes Longimanus sa trono ng Persia, ibinibigay ni 
Diodorus Siculus ang sumusunod na impormasyon: 
“Sa Asia si Haring Jerjes ay namatay pagkatapos ng 
paghahari nang isang taon, o gaya ng iniuulat ng 
ilan, dalawang buwan, at ang kaniyang kapatid na si 
Sogdianus ang humalili sa trono at namahala sa loob 
ng pitong buwan. Pinatay siya ni Dario, na naghari 
nang labinsiyam na taon.” (Diodorus of Sicily, XII, 
71, 1) Ang orihinal na pangalan ng Dariong ito (ki- 
lala bilang Dario II) ay Ochus, ngunit ginamit niya 
ang pangalang Dario nang maging hari siya. Lumi- 
litaw na siya ang “Dario” na tinutukoy sa Nehemias 
12:22. 

Kasunod ni Dario II ay dumating si Artajerjes II 
(tinatawag na Mnemon), na sa panahon ng ka- 
niyang paghahari ay naghimagsik ang Ehipto at 
sumama ang mga ugnayan sa Gresya. Ang ka- 
niyang paghahari (pinetsahang mula 404 hang- 
gang 359 B.C.E.) ay sinundan niyaong sa kani- 
yang anak na si Artajerjes Ill (tinatawag ding 
Ochus), na diumano'y namahala nang mga 21 taon 
(358-338 B.C.E.) at sinasabing ang pinaka-uhaw- 
sa-dugo sa lahat ng mga tagapamahalang Persiano. 
Ang kaniyang pangunahing tagumpay ay ang mu- 
ling paglupig sa Ehipto. Pagkatapos ay nagbibi- 
gay ang sekular na kasaysayan ng dalawang-taong 


PERSIS 


pamamahala kay Arses at limang-tabng pamama- 
hala kay Dario III (Codommanus), na sa panahon ng 
paghahari niya ay pinaslang si Felipe ng Macedonia 
(336 B.C.E.) at hinalinhan ng anak nitong si Alejan- 
dro. Noong 334 B.C.E., sinimulan ni Alejandro ang 
pagsalakay niya sa Imperyo ng Persia, anupat tina- 
lo ang mga hukbong Persiano una sa Granicus sa 
HK sulok ng Asia Minor at muli sa Issus sa kabilang 
sulok ng Asia Minor (333 B.C.E.). Sa katapus-tapu- 
san, pagkaraang malupig ng mga Griego ang Feni- 
cia at Ehipto, natalo nila ang mga Persiano sa Gau- 
gamela, noong 331 B.C.E., sa huling pakikipaglaban 
ng mga ito, at ang Imperyo ng Persia ay nagwakas. 

Pagkatapos ng kamatayan ni Alejandro at ng ka- 
sunod na pagkakahati-hati ng imperyo, nakuha ni 
Seleucus Nicator ang kontrol sa kalakhang bahagi 
ng mga teritoryo sa Asia at ang Persia ang pangu- 
nahing bahagi nito. Sa gayong paraan nagsimula 
ang Seleucidong dinastiya ng mga hari at nagpatu- 
loy ito hanggang noong 64 B.C.E. Waring kay Seleu- 
cus Nicator unang natupad ang makahulang “hari 
ng hilaga” sa hula ni Daniel, anupat sumalansang ito 
sa Ptolemaikong linya ng mga hari sa Ehipto, na sa 
pasimula ay waring gumaganap naman sa papel ng 
makasagisag na “hari ng timog.”---Dan 11:4-6. 

Ang mga haring Seleucido ay nalimitahan sa kan- 
luraning bahagi ng kanilang nasasakupan dahil sa 
mga pananalakay ng mga Parto, na lumupig sa mis- 
mong teritoryo ng Persia noong ikatlo at ikalawang 
siglo B.C.E. Tinalo sila ng mga Sassaniano noong 
ikatlong siglo C.E., at ang pamamahalang Sassania- 
no ay nagpatuloy hanggang sa malupig sila ng mga 
Arabe noong ikapitong siglo. 

Sa hula ni Ezekiel (27:10), kasama ang mga Per- 
siano sa mga lalaking mandirigma na naglingkod sa 
hukbong militar ng mayamang Tiro, at nakaragdag 
sa karilagan nito. Itinala rin ang Persia bilang isa sa 
mga bansang inihaharap ng makasagisag na si “Gog 
ng lupain ng Magog” laban sa katipang bayan ni Je- 
hova.--Eze 38:2, 4, 5, 8, 9. 


PERSIS [Babaing Persiana]. Isang minamahal 
na Kristiyano sa Roma na binati at pinapurihan ni 
Pablo dahil sa kaniyang maraming gawang Kristi- 
yano.—Ro 16:12. 


PERUDA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “ihiwalay']. Ninuno ng isang pamilya ng 
mga lingkod ni Solomon; tinawag ding Perida.—Ezr 
2:55; Ne 7:57. 


PETAHIAS [Binuksan ni Jah [ang Bahay-bata]]. 

1. Ang sambahayan sa panig ng ama na napili 
para sa ika-19 sa 24 na nagririlyebong pangkat ng 
mga saserdote na inorganisa ni David.--1ICr 24:5- 
7, 16. 


910 


2. Isa sa mga Levita na pinatibay-loob ni Ezra na 
paalisin ang kanilang mga asawang banyaga. (Ezr 
10:23, 44) Posibleng siya rin ang Blg. 3. 

3. Isa sa mga Levita na sumama sa pagpapanu- 
kala ng “mapagkakatiwalaang kaayusan" sa pinaba- 
lik na mga tapon kung saan sinariwa nila sa alaala 
ang kasaysayan ng mga pakikitungo ng Diyos sa ka- 
nilang bansa, ipinagtapat ang kanilang pagkakasala, 
at sumang-ayong ipanumbalik ang tunay na pag- 
samba. (Ne 9:5-38) Posibleng siya rin ang Blg. 2. 

4. Isang tagapamagitan, nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon, para sa isinauling mga tapon at sa Per- 
sianong hari, anak ni Mesezabel at inapo ni Zera sa 
tribo ni Juda.--Ne 11:24. 


PETOR. Bayan ni Balaam, ang propeta na nag- 
tangkang sumpain ang Israel. Ang Petor ay “nasa 
tabi ng Ilog,” lumilitaw na ang Eufrates, sa “Aram- 
naharaim” (tekstong Masoretiko) o “Mesopotamia” 
(LXX). (Bil 22:5, 23:7, Deu 23:4, tlb sa Rbi8) Kara- 
niwang ipinapalagay na ito ay ang “Pitru" ng mga 
inskripsiyong Asiryano. Ang Pitru ay nasa Ilog Sa- 
jur, na isang kanluraning sangang-ilog ng Eufrates 
sa dakong T ng Carkemis. Gayunman, ang loka- 
syong ito sa Sajur ay tutugma lamang sa paglalara- 
wan ng Bibliya kung ang rehiyon na tinatawag na 
“Aram-naharaim” o “Mesopotamia” ay abot hang- 
gang sa K ng Eufrates sa lugar na ito. 


PETUEL. Ama ng propetang si Joel.--Joe 1:1. 


PEULETAI [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “kabayaran”]. Ang ikawalo sa mga 
anak ni Obed-edom, nakatala bilang isang bantay 
ng pintuang-daan.--1Cr 26:1, 4, 5, 15. 


PIBESET [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Bahay ni [diyosa] Bastet”]. Isang lunsod na binang- 
git kasama ng On (Heliopolis) sa Ezekiel 30:17 sa 
isang hula na nakatuon laban sa Ehipto. Sa pagka- 
kasalin ng Septuagint sa teksto, iniuugnay nito ang 
Pibeset sa Bubastis, isang sinaunang lunsod sa rehi- 
yon ng Delta, na ang mga labi nito ay nasa Tell Bas- 
ta, mga 70 km (43 mi) sa HHS ng Cairo, malapit sa 
makabagong lunsod ng Zagazig. Ang pangalan ng 
sinaunang lunsod gaya ng makikita sa mga inskrip- 
siyong Ehipsiyo ay nagpapakita ng malinaw na pag- 
kakatulad sa Hebreong Pibeset. 

Ang Pibeset, o Bubastis, ang sentro ng pagsamba 
sa diyosang si Bastet, o Bast, isang diyosang pusa na 
kadalasang inilalarawan na may ulo ng pusa. Ang 
pagkakaroon ng isang malaking libingan para sa 
mga pusa malapit sa lunsod ay nagpapatotoo sa pa- 
giging prominente ng pagsamba sa kaniya roon. 
Isang taunang kapistahan ang ipinagdiriwang bi- 
lang parangal kay Bastet, na dinadaluhan ng libu- 


911 


libong tagapagtaguyod mula sa lahat ng bahagi ng 
lupain. 

Nang ang Pibeset ang kabisera ng ika-18 nome 
(distrito) ng Mababang Ehipto, narating nito ang ka- 
sukdulan ng pagiging prominente sa pulitika noong 
panahong ang linya ng mga Libyanong tagapama- 
hala sa Ehipto ay magsimula kay Paraon Sisak, 
isang kapanahon nina Solomon at Rehoboam. (1Ha 
11:40, 14:25, 26) Ang Pibeset ay isang maharlikang 
lunsod ni Sisak. Ang hula ni Ezekiel ay may kaugna- 
yan sa pananakop ng Babilonya sa Ehipto kung kai- 
lan dadaluhungin ang Pibeset. Nang maglaon ay wi- 
nasak ng mga Persiano ang lunsod, at sa ngayon ay 
mga guho na lamang ang nalalabi sa sinaunang da- 
kong ito. 


PICOL. Pinuno ng hukbo ng Filisteong si Ha- 
ring Abimelec. Sinamahan ni Picol si Abimelec no- 
ong makipagtibay ito ng mga tipan kay Abraham at 
kay Isaac. (Gen 21:22, 32, 26:26, 31) Yamang mahi- 
git 75 taon ang pagitan ng dalawang pangyayaring 
iyon, ang “Picol” ay maaaring isang titulo o panga- 
lan na ginagamit para sa sinumang humahawak ng 
katungkulang ito sa halip na pangalan ng isang tao 
na napakatagal na sa posisyong iyon. Sa ganito ring 
kadahilanan, ang pangalan ng kaniyang hari ay 
maaaring isang titulo rin. 


PIGING. 


PIGING NG PAG-IBIG. Sa Bibliya, hindi ini- 
lalarawan ang mga piging ng pag-ibig ni binabang- 
git man kung gaano kadalas idinaraos ang mga ito. 
(Jud 12) Hindi ipinag-utos ng Panginoong Jesu- 
Kristo o ng kaniyang mga apostol ang mga piging 
na ito, at maliwanag na ang mga ito'y hindi sapili- 
tan o permanenteng kahilingan. May mga nagsasa- 
bi na ito'y mga okasyon kung kailan nagdaraos ng 
piging ang mga Kristiyanong sagana sa materyal at 
inaanyayahan nila ang kanilang mga dukhang ka- 
pananampalataya. Ang mga ulila sa ama, ang mga 
babaing balo, ang mayayaman, at ang mga kapos- 
palad ay sama-samang nagsasalu-salo sa isang sa- 
ganang hapag-kainan sa espiritu ng pagkakapati- 
ran. 

Inilalarawan ni Tertullian, isang manunulat noong 
ikalawa at ikatlong siglo, ang mga piging ng pag- 
ibig, anupat binanggit niya na bago humilig at ku- 
main, ang mga dumadalo ay nananalangin muna sa 
Diyos. Sila'y kumakain at umiinom nang katamta- 
man, sapat lamang upang mapawi ang kanilang gu- 
tom at uhaw, na inaalaalang kahit sa gabi ay dapat 
nilang sambahin ang Diyos. Nag-uusap silang tag- 
lay sa isip na ang Panginoon ay nakikinig. Bawat 
isa'y umaawit, at ang piging ay nagtatapos sa pana- 
langin.--Apology, XXXIX, 16-18. 


Tingnan ang KAINAN, KAPISTAHAN. 


PIGING NG PAG-IBIG 


Noong una, ang mga piging na ito ay idinaraos 
nang may mabuting layunin at makikita iyan sa sa- 
litang agape na ginamit bilang paglalarawan sa 
mga ito. Agape ang salitang Griego na ginamit 
para sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig, pag-ibig 
na nakasalig sa simulain. Ito ang pag-ibig na tinutu- 
koy ng Bibliya nang sabihin nito na “ang Diyos ay 
pag-ibig.” (1Ju 4:8) Itinala ito bilang bunga ng espi- 
ritu sa Galacia 5:22 at inilarawan naman ito nang 
detalyado sa 1 Corinto 13:4-7. 

Hindi Ito ang Hapunan ng Panginoon. Wa- 
ring walang saligan para iugnay sa Hapunan ng Pa- 
nginoon (Memoryal) ang mga piging na ito ng pag- 
ibig, gaya ng ginagawa ng ilan, anupat kanilang 
sinasabi na ang mga piging ng pag-ibig noon ay na- 
gaganap bago o kaya'y pagkatapos ipagdiwang ang 
Memoryal. Ang Hapunan ng Panginoon ay isang 
anibersaryong nagaganap taun-taon sa araw ding 
iyon, tuwing ika-14 na araw ng buwang lunar ng Ni- 
san, samantalang ang mga piging ng pag-ibig ay 
waring idinaraos nang madalas at walang regular 
na iskedyul. Pagkatapos tuligsain ni Pablo ang mga 
pagmamalabis na bumangon may kaugnayan sa 
pagdadala ng kani-kanilang mga hapunan sa da- 
kong pagdarausan ng Hapunan ng Panginoon, isinu- 
lat niya: “Tiyak namang may mga bahay kayo para 
sa pagkain at pag-inom, hindi ba? .. . Kung ang si- 
numan ay gutom, kumain siya sa bahay.” (1Co 11: 
22, 34) Ang Hapunan ng Panginoon ay dapat ipag- 
diwang nang may pagkaseryoso at dapat bulay- 
bulayin ang kahulugan nito. Hindi ito isang okasyon 
para magkainan at mag-inuman sa dakong pinagti- 
tipunan. 

Ang mga piging ng pag-ibig ay naiiba rin naman 
sa “mga pagkain” (“pagpuputul-putol ng tinapay,” 
KJ) na binanggit sa Gawa 2:42, 46 at 20:7. No- 
ong mga panahong iyon, ang tinapay ay karaniwan 
nang maninipis. Kung walang lebadura, magiging 
malutong din ang mga ito. Noon, hindi hinihiwa ang 
tinapay, kundi pinagpuputul-putol, at dito nagmula 
ang pananalitang “pagpuputul-putol ng tinapay,” na 
kadalasa'y tumutukoy sa pakikibahagi sa pagkain. 
--Gaw 2:46, KJ, ihambing ang NW. 

Ginamit ng Ilan sa Maling Paraan. Bilang 
isang literal na salu-salo, ang mga piging ng pag- 
ibig ay inabuso sa iba't ibang paraan niyaong mga 
walang wastong espirituwal na pangmalas. Yamang 
ang mga ito'y hindi naman ipinag-utos ng Pangino- 
ong Jesu-Kristo o ng kaniyang mga apostol kundi 
isa lamang kaugalian, itinigil ang mga ito nang 
maglaon. Ipinakikita ng mga pananalita ni Judas na 
ang ilang nakikisama sa mga okasyong ito ay may 
masasamang motibo: “Ito ang mga batong nakatago 
sa ilalim ng tubig sa inyong mga piging ng pag-ibig 
habang sila ay nakikipagpiging sa inyo, mga pastol 


PIHAHIROT 


na walang-takot na pinakakain ang kanilang sarili.” 
(Jud 12) Ipinakikita naman ni Pedro na may mga 
manggagawa ng kasamaan at mga nagtuturo ng 
huwad na doktrina na nakapasok sa gitna ng mga 
tunay na Kristiyano, sa pagsasabing: “Itinuturing 
nilang isang kaluguran ang marangyang pamumu- 
hay kung araw. Sila ay mga batik at mga dungis, na 
nagpapakasasa nang may walang-patumanggang 
pagsasaya sa kanilang mga turong mapanlinlang 
habang nakikipagpiging sa inyo.” (2Pe 2:13) Ya- 
mang nagpapatuloy ang kasiya-siyang pagsasama- 
hang Kristiyano at pagtutulungan sa materyal na 
paraan sa abot ng makakaya, walang saligan upang 
ibalik ang mga piging ng pag-ibig bilang isang ka- 
ugalian sa kongregasyong Kristiyano.--San 1:27; 
2:15. 


PIHAHIROT. Ang pinakahuling lugar na pi- 
nagkampuhan ng mga Israelita bago sila tumawid 
sa Dagat na Pula. (Bil 33:7, 8) Pagkatapos magkam- 
po sa “Etham sa gilid ng ilang” (Exo 13:20), tumang- 
gap si Moises ng mga tagubilin mula sa Diyos na Je- 
hova na “bumalik sila at magkampo sa harap ng 
Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat 
ng Baal-zepon.” (Exo 14:1, 2) Kung alam lamang 
sana ngayon ang mga lokasyon ng Migdol at Baal- 
zepon, hindi magiging mahirap tukuyin ang Pihahi- 
rot. Gayunman, hindi ganito ang kaso. Ang panga- 
lan ng mga lugar na ito, pati na ang sa Pihahirot, ay 
iniuugnay sa ilang lokalidad na nasa kahabaan ng 
silanganing hanggahan ng sinaunang Ehipto, ngu- 
nit iba-iba at hindi tiyak ang mga pag-uugnay na 
iyon. Dahil dito, waring ang ilang heograpikong 
paglalarawan na nasa ulat mismo ang pinakamahu- 
say na saligan upang magkaideya tayo tungkol sa 
lokasyon ng Pihahirot. 

Ang Pihahirot ay malapit sa Dagat na Pula. Ito'y 
nasa isang lokasyon kung saan ang tanging ruta 
upang matakasan ang dumarating na mga hukbong 
Ehipsiyo ay ang dagat mismo. Sa lokasyong iyon, 
malamang na ang dagat ay malalim, yamang ang 
tubig nito ay “nahawi,” anupat nagkaroon ng mada- 
raanan sa “gitna ng dagat,” at ang tubig ay nagmis- 
tulang “pader” sa magkabilang panig. (Exo 14:16, 
21, 22) Walang ganitong lugar sa H ng Gulpo ng 
Suez. Totoo, maraming makabagong iskolar ang pa- 
bor sa teoriya na ang tinawid ng mga Israelita ay 
yaong mababaw na rehiyon ng Bitter Lakes, na nag- 
papasimula mga 25 km (16 na mi) sa H ng Suez. Ga- 
yunman, may dalawang ideya sa pangmalas na ito. 
Alinman sa itinatanggi nito ang pagiging makahi- 
mala ng pagtawid ng mga Israelita (anupat ina- 
angkin na ang tinawid lamang ay isang latian), 
o itinataguyod nito ang ideya na noong sinaunang 
panahon, ang hilagaang bahagi ng Dagat na Pula ay 
hanggang sa rehiyon ng Bitter Lakes at na ang tu- 


912 


big doon ay higit na mas malalim noon. Gayunman, 
ipinakikita ng arkeolohikal na katibayan na napaka- 
liit lamang ng ipinagbago ng lebel ng tubig doon 
mula noong sinaunang mga panahon. 

Dahil dito, waring ang tumutugma pa rin sa ulat 
ng Bibliya ay yaong iminumungkahi ng mga iskolar 
(ng ika-19 na siglo). Maliwanag na ang Pihahirot ay 
isang lugar sa makitid na kapatagang bumabagtas 
sa timog-silangang paanan ng Jebel “Atagah na 
mga 20 km (12 mi) sa TK ng Suez. Iminumungkahi 
na ang mga Israelita ay nagsimulang tumawid sa 
lungos na tinatawag na Ras “Ataqgah at binagtas nila 
ang pinakasahig ng dagat patungo sa kapaligiran ng 
oasis na “Ayun Musa” sa kabilang pampang. Sa sek- 
siyong ito, unti-unti ang paglalim ng pinakasahig ng 
dagat dahil sa buhanginan na umaabot nang 3 km 
(2 mi) mula sa magkabilang pampang. Ang pinaka- 
malalim na tubig malapit sa gitna ng landas na ito 
ng dagat ay mga 15 m (50 piye). Ang distansiya sa 
pagitan ng magkabilang pampang ay mga 10 km 
(6 na mi). Kaya may sapat na lugar para makatawid 
sa pinakasahig ng dagat ang posible'y tatlong mil- 
yong Israelita habang humahayo rin sa makahima- 
lang daanang iyon ang mga hukbong militar ni Pa- 
raon upang habulin ang mga Israelita.---Tingnan 
ang PAG-ALIS (Ruta ng Pag-alis). 

Sa pangkalahatan, ang pangmalas na ito ay tumu- 
tugma sa tradisyong ipinasa ni Josephus, isang Ju- 
diong istoryador noong unang siglo C.E. Ayon sa 
kaniya bago tumawid ang mga Israelita, sila ay “na- 
kulong sa pagitan ng napakatatarik na mga dalisdis 
at ng dagat.” (Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3]) Ang 
‘pagbalik’ ng bansang Israel mula sa Etham patungo 
sa lugar na inilarawan sa naunang mga parapo ay 
makakasuwato rin ng inihula ni Jehova na sasabihin 
ni Paraon tungkol sa Israel, “Sila ay nagpapagala- 
gala sa lupain dahil sa kalituhan. Napaliligiran na 
sila ng ilang.” (Exo 14:3) Hindi nga ganito ang mga 
lokasyon sa H ng Suez. Gayundin, dahil sa lokasyon 
ng Pihahirot sa kapaligiran ng Jebel 'Atagah, mabi- 
lis na mahahabol ng mga hukbo ni Paraon ang tu- 
matakas na mga Israelita sa pamamagitan ng pag- 
daan sa isang ruta na karaniwang dinaraanan mula 
sa Memfis (ang malamang na kabisera ng Ehipto 
noong panahong iyon) patungong Peninsula ng Si- 
nai.--Exo 14:4-9. 

Bagaman ang lokasyong ito ng Pihahirot ay tu- 
mutugma sa heograpiya, dapat ituring na ito'y hin- 
di tiyak, anupat nangangailangan pa ng posibleng 
kumpirmasyon sa hinaharap. 


PIITAN. 


PIKOTA [sa Ingles, pillory]. Isang kasangkapan 
kung saan iniipit ang leeg at mga bisig, ginagamit 
upang parusahan ang mga manlalabag sa pamama- 


Tingnan ang BILANGGUAN. 


913 


gitan ng paglalantad sa kanila sa panunuya ng mad- 
la. Sa Jeremias 29:26, ang “pikota” ay isinalin mula 
sa salitang Hebreo na tsi-noq-. 

Mula sa pagkatapon sa Babilonya, sinulatan ng 
bulaang propeta na si Semaias ang mga saserdote 
sa Jerusalem, anupat hinimok niya sila na sawayin 
si Jeremias at ilagay ito sa pikota. 


PILAK. Isang mahalagang elementong metal 
na kulay puti at napakikintab nang husto. Yamang 
ang pilak ay bihirang masumpungan sa likas na 
anyo nito, kailangang tunawin at dalisayin ang 
inambato nito upang makuha ito at maihiwalay sa 
bato, linab, at dumi, gayundin sa ibang mga metal 
gaya ng tingga. (Aw 12:6, Kaw 27:21: Eze 22:20- 
22; Mal 3:3) Kung minsan, ang terminong Hebreo 
para sa pilak (ke'seph) ay isinasalin bilang “salapi” 
at ang terminong Griego para sa pilak (ar-gy i-on) 
ay isinasalin bilang “salaping pilak” o “pirasong pi- 
lak.”--Gen 17:12, tlb sa Rbi8, Mat 25:18, 26:15, 
tingnan ang SALAPI. 

May dalawang pangunahing gamit ang dinalisay 
na pilak. (1) Ginamit itong panukat ng kayamanan 
at bilang pambayad. Ito ang ipinambayad ni Abra- 
ham nang bumili siya ng isang loteng libingan ng 
kaniyang pamilya. (Gen 13:2, 23:15-18) Noon, ang 
pagbabayad ay ayon sa timbang, yamang naim- 
bento lamang ang mga barya pagkaraan ng ilang 
siglo. (2) Mula pa noong panahon ng mga patriyar- 
ka, ginagamit na ang pilak sa paggawa ng maga- 
gandang bagay at mga palamuti. (Gen 24:53: 44:2, 
Exo 11:2, 12:35) Ginamit ang pilak para sa dala- 
wang trumpeta ng Israel (Bil 10:2), sa pagtatayo ng 
tabernakulo (Exo 26:19, 21, 25, 32; 27:10, 11, 17), at 
sa templo ni Solomon (1Cr 28:15-17). Ginamit din 
ito sa paggawa ng mga idolo.---Exo 20:23, Os 13:2, 
Hab 2:19: Gaw 19:24. 

Mataas ang pagpapahalaga ng lahat ng sina- 
unang mga bansa sa pilak. (2Sa 8:10, 11, 2Cr 
9:14) Noong namamahala si Solomon, hindi la- 
mang pilak ang nanagana sa Jerusalem kundi 
pati ginto anupat ang pilak ay itinuring na “wa- 
lang halaga,” “tulad ng mga bato.” (1Ha 10:21, 27, 
2Cr 9:20, ihambing ang Dan 2:32.) Minsan sa ba- 
wat tatlong taon, may mga barkong nagdadala ng 
mga kargamentong pilak mula sa Tarsis (mala- 
mang na Espanya, na nagsusuplay pa rin ng pilak 
sa ngayon).--1Ha 10:22, 2Cr 9:21, Jer 10:9, Eze 
27:12. 

Kung ihahambing sa kumukupas na halaga ng 
pilak, lalong dapat pahalagahan ang karunungan, 
disiplina, at unawa na nagmumula kay Jehova. 
(Kaw 3:13, 14, 8:10, 19, 16:16) Ginagamit din ng 
Kasulatan ang pilak sa ilang makasagisag na diwa. 
--Ec 12:6, Isa 60:17: Dan 2:32: 1Co 3:12. 


PILATO 


PILAKTERYA. Tingnan ang SISIDLAN NA NAG- 
LALAMAN NG KASULATAN. 


PILATO. Romanong gobernador ng Judea no- 
ong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa. (Luc 
3:1) Pagkatapos na alisin ang anak ni Herodes na 
Dakila na si Arquelao mula sa pagiging etnarka ng 
Judea, mga gobernador ng probinsiya ang inatasan 
ng emperador upang mamahala sa probinsiya, anu- 
pat maliwanag na si Pilato ang ikalima sa mga 
ito. Inatasan siya ni Tiberio noong 26 C.E., at tuma- 
gal nang sampung taon ang kaniyang pamamahala. 

Kakaunti ang nalalaman tungkol sa personal na 
kasaysayan ni Poncio Pilato. Ang tanging yugto 
ng kaniyang buhay na napaulat sa kasaysayan ay 
noong gobernador siya ng Judea. Ang isang ins- 
kripsiyon na kinikilalang nagtataglay ng kaniyang 
pangalan ay natagpuan noong 1961 sa Cesarea. Bi- 
nabanggit din doon ang “Tiberieum,” isang gusali 
na inialay ni Pilato bilang parangal kay Tiberio. 

Bilang kinatawan ng emperador, lubusang kontro- 
lado ng gobernador ang probinsiya. Maaari siyang 
magpataw ng hatol na kamatayan, at ayon sa mga 
nagtataguyod sa pangmalas na ang Sanedrin ay ma- 
kapaglalapat ng hatol na kamatayan, kailangang 
makamit ng hukumang iyon ng mga Judio ang pag- 
sang-ayon ng gobernador upang magkabisa ang ha- 
tol nilang iyon. (Ihambing ang Mat 26:65, 66; Ju 
18:31.) Yamang ang opisyal na tirahan ng Roma- 
nong tagapamahalang iyon ay nasa Cesarea (iham- 
bing ang Gaw 23:23, 24), doon nakahimpil ang pa- 
ngunahing pangkat ng mga hukbong Romano, na 
may mas maliit na hukbong nakatalaga sa Jeru- 
salem. Gayunman, karaniwan nang naninirahan sa 
Jerusalem ang gobernador kapag panahon ng ka- 
pistahan (gaya ng Paskuwa) at nagsasama ng karag- 
dagang mga kawal. Kasama noon ni Pilato sa Judea 
ang kaniyang asawa (Mat 27:19), yamang posible 
ito dahil nagkaroon ng pagbabago sa patakaran ng 
Roma may kinalaman sa mga gobernador na nasa 
mapanganib na mga atas. 

Hindi mapayapa ang panunungkulan ni Pilato. 
Ayon sa Judiong istoryador na si Josephus, masama 
ang naging pasimula ng pakikipag-ugnayan ni Pila- 
to sa kaniyang mga sakop na Judio. Isang gabi ay 
nagpadala siya sa loob ng Jerusalem ng mga kawal 
na Romano na may dalang mga estandarte na may 
mga larawan ng emperador. Lubhang ikinagalit ito 
ng mga Judio: nagpadala sila ng isang delegasyon 
sa Cesarea upang ireklamo ang mga estandarte at 
ipaalis ang mga ito. Pagkatapos ng limang-araw na 
pag-uusap, tinakot ni Pilato ang mga nagpoprotesta 
sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin sila 
ng kaniyang mga kawal, ngunit dahil talagang ayaw 
nilang sumuko, sumang-ayon siya sa kanilang kahi- 
lingan.---Jewish Antiquities, XVIII, 55-59 (iii, 1). 


PILATO 


Inilalarawan ni Philo, isang Judiong manunulat 
noong unang siglo C.E. sa Alejandria, Ehipto, ang 
isang kahawig na pagkilos ni Pilato na naging sanhi 
rin ng pagpoprotesta. Ito'y noong ilagay ni Pilato sa 
kaniyang tirahan sa Jerusalem ang mga gintong ka- 
lasag na may pangalan niya at ni Tiberio. Iniapela 
ito ng mga Judio sa emperador sa Roma kung 
kaya inutusan si Pilato na ang mga kalasag ay ali- 
sin at dalhin sa Cesarea.--The Embassy to Ga- 
ius, XXXVIII, 299-305. 

Isa pang kaguluhan ang itinala ni Josephus. Upang 
makapagtayo ng isang paagusan na magdadala ng 
tubig sa Jerusalem mula sa distansiya na mga 40 km 
(25 mi), gumamit si Pilato ng salapi mula sa inga- 
tang-yaman ng templo sa Jerusalem. Nagreklamo 
ang malalaking pulutong laban sa pagkilos na ito 
nang minsang dumalaw si Pilato sa lunsod. Nagpa- 
dala si Pilato ng mga kawal na nakabalatkayo upang 
makihalo sa karamihan at sa isang hudyat ay suma- 
lakay sa mga ito, anupat dahil dito ay may mga Ju- 
diong nasugatan at ang ilan ay napatay. (Jewish An- 
tiquities, XVIII, 60-62 [iii 2]; The Jewish War, II, 
175-177 [ix, 4]) Lumilitaw na natapos naman ang 
proyekto. Ang huling nabanggit na kaguluhan ay 
madalas na ipinapalagay na ang pangyayari nang 
“ihalo ni Pilato ang dugo ng mga taga-Galilea sa ka- 
nilang mga hain, gaya ng nakaulat sa Lucas 13:1. 
Batay sa pananalitang ito, lumilitaw na ang mga 
taga-Galileang iyon ay pinatay sa mismong lugar ng 
templo. Hindi matiyak kung ang insidenteng ito ay 
kaugnay niyaong inilarawan ni Josephus o isang bu- 
kod na pangyayari. Gayunman, yamang ang mga 
taga-Galilea ay sakop ni Herodes Antipas, na tagapa- 
mahala ng distrito ng Galilea, ang pagpatay na ito ay 
maaaring nagpalubha sa alitan nina Pilato at Hero- 
des hanggang noong panahon ng paglilitis kay Je- 
sus.--Luc 23:6-12. 

Paglilitis kay Jesus. Noong Nisan 14, 33 C.E., 
nang nagbubukang-liwayway na, si Jesus ay dinala 
ng mga lider na Judio kay Pilato. Yamang hindi nila 
gagawing pumasok sa bakuran ng tagapamahalang 
Gentil, lumabas si Pilato sa kanila at nagtanong 
kung ano ang paratang laban kay Jesus. Pinarata- 
ngan nila si Jesus ng paghihimagsik, pagtataguyod 
ng di-pagbabayad ng mga buwis, at pag-aangkin na 
isa siyang hari, sa gayon ay kaagaw ni Cesar. Nang 
sabihang kunin nila si Jesus at sila mismo ang hu- 
matol dito, ang mga tagapag-akusa ni Jesus ay tu- 
mugon na hindi kaayon ng kautusan na pumatay 
sila ng sinuman. Nang magkagayon ay dinala ni Pi- 
lato si Jesus sa loob ng palasyo at tinanong may 
kinalaman sa mga paratang. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 741) Pagbalik sa mga tagapag-akusa, sinabi ni Pi- 
lato na wala siyang nasumpungang pagkakamali sa 
akusado. Nagpatuloy ang mga akusasyon, at nang 
malaman ni Pilato na si Jesus ay mula sa Galilea, 


914 


ipinadala niya ito kay Herodes Antipas. Ikinayamot 
ni Herodes ang pagtanggi ni Jesus na magsagawa 
ng tanda, kung kaya pinagmalupitan niya ito, tinu- 
ya at ibinalik kay Pilato. 

Muling ipinatawag ang mga lider na Judio at ang 
bayan, at muling sinikap ni Pilato na iwasang hatu- 
lan ng kamatayan ang isang taong walang-sala, 
anupat tinanong niya ang pulutong kung ibig nilang 
palayain si Jesus ayon sa kaugalian na magpalaya 
ng isang bilanggo sa bawat kapistahan ng Paskuwa. 
Ngunit sa sulsol ng kanilang mga lider ng relihiyon, 
ipinagsigawan ng pulutong na palayain si Barabas, 
na isang magnanakaw, mamamaslang, at sedisyo- 
nista. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsisikap ni Pilato 
na palayain ang akusado, lalo pa nilang ipinagsiga- 
wan na ibayubay si Jesus. Sa takot na baka magka- 
gulo at sa pagnanais na payapain ang pulutong, su- 
mang-ayon si Pilato sa kanilang kagustuhan, anupat 
hinugasan ng tubig ang kaniyang mga kamay na 
para bang nililinis ang mga iyon mula sa pagkaka- 
sala sa dugo. Bago pa man ito mangyari, sinabihan 
na si Pilato ng kaniyang asawa na nagkaroon siya ng 
nakababagabag na panaginip may kinalaman sa “ta- 
ong matuwid na iyan.”---Mat 27:19. 

Sa gayon ay ipinahagupit ni Pilato si Jesus, at ni- 
lagyan ng mga kawal ng koronang tinik ang ulo ni 


Inskripsiyong natuklasan sa Cesarea noong 1961 
na bumabanggit kay Poncio Pilato 


915 


Jesus at dinamtan nila siya ng maharlikang kasuu- 
tan. Muling humarap si Pilato sa pulutong, iginiit na 
hindi siya nakasumpong ng anumang pagkakasala 
kay Jesus, at inilabas niya si Jesus sa harap nila na 
nagagayakan ng maharlikang kasuutan at koronang 
tinik. Nang sumigaw si Pilato, “Narito! Ang tao!" mu- 
ling ipinagsigawan ng mga lider ng bayan na ibayu- 
bay si Jesus, anupat isiniwalat sa unang pagkakata- 
on ang kanilang paratang na pamumusong. Lalong 
nangamba si Pilato nang sabihin nilang inaangkin 
ni Jesus na siya'y anak ng Diyos, at dinala niya si Je- 
sus sa loob para pagtatanungin pa ito. Dahil sa ka- 
niyang huling mga pagsisikap na palayain si Jesus, 
binabalaan siya ng mga Judiong mananalansang na 
maaari siyang maparatangan ng paglaban kay Ce- 
sar. Nang marinig ni Pilato ang bantang ito, inilabas 
niya si Jesus, at umupo siya sa luklukan ng pagha- 
tol. Sumigaw si Pilato, “Tingnan ninyo! Ang inyong 
hari!” Bilang tugon, muling ipinagsigawan ng ba- 
yan na ibayubay si Jesus at sinabi: “Wala kaming 
hari kundi si Cesar.” Nang magkagayon ay ibini- 
gay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maibayubay. 
--Mat 27:1-31, Mar 15:1-15: Luc 23:1-25; Ju 18:28- 
40; 19:1-16. 

Inilalarawan si Pilato ng mga Judiong manu- 
nulat, gaya ni Philo, bilang isang taong mapag- 
matigas at mapaggiit ng sarili. (The Embassy to 
Gaius, XXXVIII, 301) Ngunit maaaring ang mga 
pagkilos ng mga Judio mismo ang pangunahing da- 
hilan ng mahihigpit na hakbang na ginawa ng go- 
bernador laban sa kanila. Gayunpaman, ang mga 
ulat ng Ebanghelyo ay nakatutulong upang mauna- 
waan ang mga katangian ng taong ito. Ang kani- 
yang mga pamamaraan ay pangkaraniwan sa isang 
tagapamahalang Romano, at ang kaniyang panana- 
lita ay maikli at deretsahan. Kahit siya'y may saloo- 
bing mapag-alinlangan, gaya noong sabihin niyang 
“Ano ang katotohanan?" nagpakita rin siya ng takot, 
malamang na mapamahiing takot, nang marinig na 
ang kaharap niya ay nag-aangking anak ng Diyos. 
Bagaman maliwanag na hindi siya mapanghamak, 
nagpamalas siya ng kawalang-integridad ng isang 
pulitiko. Ang pangunahin niyang ikinabahala ay 
ang kaniyang posisyon, kung ano ang sasabihin ng 
mga nakatataas sa kaniya kung mababalitaan nila 
na may higit pang kaguluhan sa kaniyang probinsi- 
ya, anupat ikinatakot na magtinging labis na malu- 
wag sa mga inaakusahan ng sedisyon. Natalos ni 
Pilato na walang kasalanan si Jesus at naiinggit la- 
mang ang mga nag-aakusa rito. Gayunma'y nagpa- 
dala siya sa pulutong at ibinigay sa kanila ang isang 
walang-salang biktima upang patayin sa halip na 
isapanganib ang kaniyang karera sa pulitika. 

Bilang bahagi ng “nakatataas na mga awtoridad,” 
si Pilato ay humawak ng kapangyarihan dahil sa pa- 
hintulot ng Diyos. (Ro 13:1) May pananagutan siya 


PILATO 


sa kaniyang pasiya, isang pananagutan na hindi 
mahuhugasan ng tubig. Maliwanag na ang panagi- 
nip ng kaniyang asawa ay nagmula sa Diyos, gaya 
rin ng lindol, ng di-pangkaraniwang kadiliman, at 
ng pagkahati ng kurtina na naganap nang araw na 
iyon. (Mat 27:19, 45, 51-54: Luc 23:44, 45) Ang pa- 
naginip ng kaniyang asawa ay dapat sanang naging 
babala kay Pilato na hindi ito pangkaraniwang pag- 
lilitis at na hindi pangkaraniwan ang nasasakdal. 
Ngunit gaya ng sinabi ni Jesus, ang isa na nagbigay 
sa kaniya kay Pilato ay “may mas malaking kasala- 
nan.” (Ju 19:10, 11) Si Hudas, na unang nagkanulo 
kay Jesus, ay tinawag na “anak ng pagkapuksa.” (Ju 
17:12) Ang mga Pariseong iyon na nakibahagi sa 
pakana laban sa buhay ni Jesus ay inilarawan bi- 
lang ‘mga nakahanay ukol sa Gehenna.’ (Mat 23:15, 
33, ihambing ang Ju 8:37-44.) At ang mataas na sa- 
serdote, na nanguna sa Sanedrin, ang lalo nang may 
pananagutan sa harap ng Diyos dahil ibinigay niya 
ang Anak ng Diyos sa tagapamahalang Gentil na ito 
upang hatulan ng kamatayan. (Mat 26:63-66) Mas 
mabigat ang pagkakasala nila kaysa kay Pilato, ngu- 
nit napakasama rin ng ginawa ni Pilato. 

Ang pagkasuya ni Pilato sa mga pasimuno ng kri- 
meng iyon ay maliwanag na ipinahihiwatig ng ka- 
ratulang ipinalagay niya sa itaas ng nakabayubay 
na si Jesus, na nagpapakilala rito bilang “ang Hari 
ng mga Judio,” gayundin ang kaniyang magas- 
pang na pagtangging baguhin iyon, anupat sinabi: 
“Ang naisulat ko na ay naisulat ko na.” (Ju 19:19-22) 
Nang hingin ni Jose ng Arimatea ang bangkay, ipi- 
nagkaloob iyon ni Pilato matapos munang ipamalas 
ang masusing pagsisiyasat bilang isang opisyal na 
Romano nang tiyakin niyang patay na si Jesus. (Mar 
15:43-45) Nang sabihin ng mga punong saserdote at 
mga Pariseo na baka may magnakaw sa katawan ni 
Jesus, sinabi lang niya: “Kayo ay may bantay. Hu- 
mayo kayo at bantayan itong mabuti ayon sa alam 
ninyo. ”--Mat 27:62-65. 

Pag-aalis sa Posisyon at Kamatayan. [Iniuulat 
ni Josephus na ang pag-aalis kay Pilato mula sa ka- 
tungkulan nang maglaon ay resulta ng mga rekla- 
mong isinampa ng mga Samaritano sa gobernador 
ng Sirya, si Vitellius, na nakatataas kay Pilato. Ini- 
reklamo nila ang pagpatay ni Pilato sa maraming 
Samaritano na nilinlang ng isang impostor na mag- 
tipon sa Bundok Gerizim upang makatuklas ng mga 
sagradong kayamanan na diumano'y itinago roon ni 
Moises. Iniutos ni Vitellius kay Pilato na magtu- 
ngo sa Roma upang humarap kay Tiberio, at inila- 
gay niya si Marcellus bilang kahalili nito. Nama- 
tay si Tiberio noong 37 C.E. habang papunta si 
Pilato sa Roma. (Jewish Antiquities, XVIII, 85-87 
liv, 1], XVII, 88, 89 [iv, 2]) Ang kasaysayan ay wa- 
lang ibinibigay na mapananaligang impormasyon 
tungkol sa resulta ng paglilitis sa kaniya. Sinasabi ng 


PILAY, PAGKAPILAY 


istoryador na si Eusebius, na nabuhay noong pagta- 
tapos ng ikatlong siglo at maagang bahagi ng ikaa- 
pat na siglo, na si Pilato ay inubligang magpatiwakal 
noong panahon ng paghahari ng kahalili ni Tibe- 
rio na si Gayo (Caligula).--The Ecclesiastical His- 
tory, II, vi, 1. 


PILAY, PAGKAPILAY. Isang pisikal na ka- 
pansanan na hadlang sa normal na paglalakad ng 
isang tao. Ang pagkapilay ay maaaring mula pa sa 
kapanganakan dahil sa likas na mga kapansanan 
(Gaw 3:2; 14:8), ngunit ang karamihan ng mga kaso 
ay likha ng mga sakuna o mga karamdaman. 

Aaronikong Pagkasaserdote. Ang isang pi- 
lay na inapo ni Aaron ay hindi maaaring mag- 
lingkod bilang saserdote, bagaman pinahihintulutan 
siyang kumain mula sa mga bagay na inilalaan sa 
mga saserdote bilang kanilang panustos. (Lev 21:16- 
23) Nagtakda si Jehova ng mataas na pamantayan 
ng malusog na pangangatawan para sa mga saser- 
dote, yamang ang mga ito ang kumakatawan sa ka- 
niya sa santuwaryo. Kaya naman si Kristo, ang da- 
kilang Mataas na Saserdote, ay “matapat, walang 
katusuhan, walang dungis, hiwalay sa mga maka- 
salanan. ”---Heb 7:26. 

Mga Hain. Sa ilalim ng Kautusan, ipinagbawal 
din ang paghahain ng anumang hayop na may pi- 
lay, dahil ang mga ito ay lumalarawan sa sakdal na 
hain ni Kristo. (Deu 15:21; Lev 22:19, 20) Nilabag ng 
mga apostatang Israelita ang kautusang ito, kung 
kaya sinaway sila ng Diyos, na nagsabi: “Kapag 
naghahandog kayo ng hayop na pilay [upang iha- 
in, sinasabi ninyo]: “Hindi iyon masama. Ilapit mo 
iyon sa iyong gobernador, pakisuyo. Makasusum- 
pong kaya siya ng kaluguran sa iyo, o tatanggapin 
ka kaya niya nang may kabaitan? . . . Kaluluguran 
ko ba iyon sa inyong kamay?” (Mal 1:8, 13) Maliwa- 
nag na ikinakapit ng apostol ang kahilingang ito sa 
mga Kristiyano sa espirituwal na paraan, anupat na- 
manhik siya sa kanila: “Iharap ninyo ang inyong 
mga katawan na isang haing buhay, banal, kaayaa- 
ya sa Diyos, isang sagradong paglilingkod taglay 
ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran. ”---Ro 
12:1. 

Ang Pagkapilay ni Jacob. Nang mga 97 ta- 
Ong gulang na si Jacob, magdamag siyang nakipag- 
buno sa isang nagkatawang-taong anghel ng Diyos. 
Napigilan niya ang anghel hanggang sa pagpalain 
siya nito. Habang nagbubuno sila, hinipo ng ang- 
hel ang hugpungan ng kasukasuan ng hita ni Ja- 
cob anupat nalinsad ito. Magmula noon ay naging 
paika-ika ang paglakad ni Jacob. (Gen 32:24-32, 
Os 12:2-4) Naging tagapagpaalaala iyon kay Jacob 
na, bagaman “nakipagpunyagi [siya] sa [anghel ng] 
Diyos at sa mga tao anupat sa wakas ay nanaig 
[siya],” gaya ng sinabi ng anghel, hindi naman niya 


916 


talaga natalo ang isang makapangyarihang anghel 
ng Diyos. Dahil lamang sa layunin at kapahintulu- 
tan ng Diyos kung kaya hinayaan si Jacob na maki- 
pagpunyagi sa anghel, upang maglaan ng katibayan 
na malaki ang pagpapahalaga ni Jacob sa pagpapa- 
la ng Diyos. 

Dapat Pakundanganan. [Idiniriin ng Kasula- 
tan na dapat pakundanganan ang mga pilay. Bi- 
nanggit ni Job na noong siya'y masagana pa, “ako 
ay naging mga paa para sa pilay.” (Job 29:15) Si Je- 
sus at ang kaniyang mga alagad ay nahabag sa mga 
maysakit at mga pilay, anupat pinagaling nila ang 
marami sa mga iyon.---Mat 11:4, 5; 15:30, 31, 21:14, 
Gaw 3:1-10, 8:5-7; 14:8-10. 

Makatalinghaga at Makasagisag na Pagga- 
mit. [Ipinakita ng mga Jebusita ang kanilang 
mapaghambog na pagtitiwala sa katatagan ng ka- 
nilang kuta nang tuyain nila si David: ““Hindi ka 
papasok dito, kundi tiyak na paaalisin ka ng mga 
bulag at ng mga pilay, dahil iniisip nila: 'Si Da- 
vid ay hindi papasok dito.” Maaaring aktuwal si- 
lang naglagay ng gayong mga tao sa ibabaw ng 
pader bilang mga tagapagtanggol, gaya ng sinabi 
ni Josephus (Jewish Antiquities, VII, 61 [ii, 1]), 
at maaaring ito ang dahilan kung bakit sinabi 
ni David: “Ang sinumang mananakit sa mga Je- 
busita, sa pamamagitan ng inaagusan ng tubig 
ay makipagtagpo siya kapuwa sa pilay at sa bu- 
lag, na mga kapoot-poot sa kaluluwa ni David!” 
Ang mga pilay at mga bulag na ito ay sagisag 
ng pang-iinsulto ng mga Jebusita kay David at, 
mas malubha pa, ng kanilang pagkutya sa mga 
hukbo ni Jehova. Kinapootan ni David ang mga Je- 
busita, pati na ang kanilang mga pilay at mga bu- 
lag, dahil sa gayong kahambugan. Maaaring bilang 
pag-alipusta ay tinawag pa niyang ‘pilay at bulag’ 
ang mismong mga lider ng mga Jebusita.---2Sa 
5:6-8. 

May kinalaman sa pananalita sa talata 8, “Kaya 
naman sinasabi nila: ‘Ang bulag at ang pilay ay hin- 
di papasok sa bahay,” may ilang paliwanag na imi- 
numungkahi. Sa teksto, hindi ipinakikita na kay Da- 
vid nanggaling ang pananalitang ito at maaaring 
nangangahulugan ito na iba ang nagpasimula ng ka- 
sabihang ito may kaugnayan sa mga naghahambog 
o labis na nagtitiwala sa katatagan ng kanilang posi- 
syon na gaya ng mga Jebusita. O, maaaring ang ka- 
sabihan ay nangangahulugang, “Walang sinumang 
nakikipag-ugnayan sa palaaway na mga taong gaya 
ng mga Jebusita ang makapapasok.” Isinasalin na- 
man ng iba ang tekstong ito bilang, “dahil patuloy 
na sinasabi ng bulag at ng pilay, Hindi siya papasok 
sa bahay na ito,” o, “Dahil sa sinabi nila, pati ang bu- 
lag at ang pilay, Hindi siya papasok sa bahay.” 
--Synopsis of Criticisms ni Barrett, London, 1847, 
Tomo II, Bahagi II, p. 518; panggilid ng KJ. 


917 


Noong isa pang pagkakataon, tinanong ni Flias 
ang mga Israelita: “Hanggang kailan kayo iika-ika sa 
dalawang magkaibang opinyon? Kung si Jehova ang 
tunay na Diyos, sumunod kayo sa kaniya, ngunit 
kung si Baal, sumunod kayo sa kaniya.” Nang pana- 
hong iyon, inaangkin ng mga Israelita na sinasam- 
ba nila si Jehova ngunit kasabay nito ay sumasam- 
ba rin sila kay Baal. Ang landasin nila ay di-matatag 
at pahintu-hinto, gaya ng paglakad ng taong pilay. 
Sa paligsahang sumunod dito, nang walang-kabulu- 
hang magsikap ang mga propeta ni Baal mula uma- 
ga hanggang tanghali na pasagutin ang kanilang 
diyos, “patuloy silang umiika-ika sa palibot ng altar 
na kanilang ginawa.” Maaaring ito ay isang mapan- 
libak na paglalarawan sa ritwalistikong pagsasayaw 
o papilay-pilay na lakad ng mga panatikong mana- 
namba ni Baal, o maaaring umiika-ika sila dahil pa- 
god na sila sa kanilang mahaba at walang-saysay 
na ritwal.---1Ha 18:21-29. 

Ang pag-ika-ika, pagkapilay, at pagkatisod ay gi- 
nagamit sa mga tayutay upang tumukoy sa pagpa- 
pahintu-hinto o kawalang-katatagan ng landasin ng 
buhay, layunin, o pananalita ng isa. Si Bildad, na di- 
umano'y nagbababala kay Job tungkol sa mga pa- 
nganib na mapapaharap dito, ay nagsabi tungkol sa 
isang tao na tumatahak sa balakyot na landasin: 
“Siya ay nakahandang paika-ikain ng kasakunaan.” 
(Job 18:12) Sa isang katulad na tayutay, binanggit 
nina David at Jeremias na ang kanilang mga kaa- 
way ay naghihintay na makagawa sila ng maling 
hakbang, anupat binabantayan silang umika-ika, 
upang, gaya ng sinabi ng mga kaaway ni Jeremias, 
"makapanaig tayo laban sa kaniya at makaganti 
tayo sa kaniya.” (Jer 20:10, Aw 38:16, 17) Nais ma- 
kita ng mga kaaway ni Jesu-Kristo na siya ay mati- 
sod, o umika-ika, sa kaniyang pananalita upang ma- 
sukol nila siya.---Mat 22:15. 

Ginamit sa mga kasabihan. “Gaya ng isa na 
pumuputol ng kaniyang mga paa [na magiging da- 
hilan ng pagkapilay niya], gaya ng isa na umiinom 
ng karahasan, gayon siya na naglalagak ng mga ba- 
gay sa kamay ng hangal,” ang sabi ng pantas na si 
Haring Solomon. Totoo naman, ang taong umuupa 
sa isang hangal para humawak ng anumang pro- 
yekto niya ay pumipilay sa kaniyang mga kapaka- 
nan. Tiyak na makikita niya ang pagbagsak ng 
ipinanukala niyang proyekto, na ikapipinsala niya 
mismo.--Kaw 26:6. 

Nagpapatuloy ang Mga Kawikaan sa isang katulad 
na ilustrasyon: “Sumalok ba ng tubig ang mga bin- 
ti ng pilay? Kung gayon ay may kawikaan sa bibig 
ng mga taong hangal.” (Kaw 26:7) Noong sinaunang 
mga panahon, lalo na sa mga lunsod na itinayo sa 
mga gulod, madalas ay kailangang manaog sa isang 
mahabang hagdan upang sumalok ng tubig mula sa 


PILAY, PAGKAPILAY 


balon. Ang taong hangal na nagtatangkang magsa- 
lita o magpaliwanag ng isang kasabihan ay gaya ng 
pilay na hirap na hirap sa pagdadala ng tubig paak- 
yat sa hagdan. 

Ang sinaunang bansa ng Diyos. Tungkol sa 
pagsasauli sa kaniyang bayan, ipinangako ni Jehova 
na palalakasin niya sila upang lisanin ang Babilonya 
at maisagawa ang mapanganib na paglalakbay pa- 
balik sa tiwangwang na Jerusalem. Aalisin ang 
anumang espirituwal na pagkapilay, pag-aatubili, 
o pag-uurong-sulong. Sa pamamagitan ng prope- 
tang si Isaias, pinasigla sila ng Diyos: “Sa panahong 
iyon ay aakyat ang pilay na gaya ng lalaking usa.” 
(Isa 35:6) Ang bansa ng Diyos ay nagpaika-ika at 
dumanas ng pagkabihag, ngunit “sa araw na iyon,” 
ang sabi ni Jehova, “titipunin ko siya na umiika-ika, 
...at siya na umiika-ika ay tiyak na gagawin kong 
isang nalabi, at siya na dinala sa malayo ay gaga- 
win kong makapangyarihang bansa.”--Mik 4:6, 7; 
Zef 3:19. 

Upang higit pang maaliw ang kaniyang bayan, 
ipinangako ni Jehova, bilang kanilang Hari, na ii- 
ngatan niya sila mula sa mga mananalakay. Inilara- 
wan niya ang pagiging mahina ng mga kaaway ng 
Sion gaya ng isang barko na ang mga lubid ay na- 
kalag, ang palo ay sumusuray-suray, at ang layag 
ay wala na. Pagkatapos ay sinabi niya: “Sa panahong 
iyon ay paghahati-hatian nga ang maraming sam- 
sam [ng kaaway], ang mga pilay mismo ay kukuha 
ng maraming bagay na madarambong.” Sa pana- 
hong iyon, napakarami ng magiging samsam anu- 
pat maging yaong mga kadalasa'y hindi nakakaba- 
hagi sa pagkuha ng mga samsam ay makikibahagi 
sa mga iyon.---Isa 33:23. 

Pagpapakundangan sa mga pilay sa espiritu- 
wal. Itinawag-pansin ng Kristiyanong manunulat 
ng liham sa mga Hebreo na marami sa kanila ang 
kulang sa espirituwal na pagkamaygulang, na dapat 
sana ay sumulong pa nang higit. (Heb 5:12-14) Sa 
gayon, pagkatapos na talakayin ang disiplina, sinabi 
niya: “Patuloy na gumawa ng tuwid na mga landas 
para sa inyong mga paa, upang ang may pilay ay 
hindi malinsad sa kasukasuan, kundi sa halip ay 
mapagaling ito.” (Heb 12:13) Kahit ang malalakas ay 
dapat na maingat na magbantay sa kanilang pagla- 
kad sa landasing Kristiyano, upang ang mga “pilay” 
na mas mahihina sa espirituwal ay hindi matisod 
o masaktan. Kung gagamitin niyaong malalakas ang 
pananampalataya ang kanilang espirituwal na kala- 
yaan upang gumawa ng mga bagay na kaayon na- 
man ng kautusan, baka matisod sa mga pagkilos nila 
yaong mahihina ang pananampalataya.---Ro 15:1. 

Bilang halimbawa ng simulaing ito, ipinaliwanag 
ng apostol na si Pablo ang tungkol sa pagkain at 


PILDAS 


pag-inom. (Ro 14:13-18, 21) Sa isang bahagi ng teks- 
tong ito ay nagpayo siya: “Gawin ninyong inyong 
pasiya, na huwag maglagay ng katitisuran o ng san- 
hi ng pagkakatalisod sa harap ng isang kapatid.” Si- 
nabi niya: “Mabuti ang huwag kumain ng karne 
o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na 
ikinatitisod ng iyong kapatid.”--Ihambing ang 1Co 
8:7-13. 

Sa kabilang dako, ipinakita ng apostol na dapat pa- 
tibayin ng isang Kristiyano ang kaniyang sariling 
espirituwal na ‘mga binti upang hindi siya umika- 
ika o matisod sa anumang maaaring mangyari o sa 
ginagawa ng iba. Dapat niyang palakasin ang kani- 
yang sarili upang manatili siyang matatag sa landa- 
sing Kristiyano. Sinabi ni Pablo: “Huwag hamakin ng 
kumakain ang hindi kumakain, at huwag hatulan ng 
hindi kumakain ang kumakain, sapagkat tinanggap 
ng Diyos ang isang iyon.” (Ro 14:3) Ang simulaing 
ito ay binanggit ng salmista: “Ang saganang kapa- 
yapaan ay nauukol sa mga umiibig sa iyong ka- 
utusan, at sa kanila ay walang katitisuran.” (Aw 
119:165) Yaong mga umiibig sa kautusan ng Diyos 
ay hindi mapaiika-ika ng espirituwal na pagkapilay 
dahil sa anumang bagay. 

Lubusang Pagpapagaling. Ang pagkapilay ay 
sanhi ng maraming pagluha. Kung paanong pinaga- 
ling ni Jesu-Kristo ang maraming taong pilay at 
baldado noong narito siya sa lupa, anupat nagpana- 
uli pa nga siya ng tuyot na mga bahagi ng katawan 
(Mar 3:1, 5; ihambing ang Luc 22:50, 51), sa pama- 
magitan ng “isang bagong langit” ay muling magsa- 
sagawa ang Anak ng Diyos ng katulad na mga pag- 
papagaling. Lubusan niya itong isasagawa bilang 
Mataas na Saserdote at Haring inatasan ng Diyos, 
anupat papahirin ang bawat luha sa mga mata ng 
sangkatauhan.---Mat 8:16, 17: Apo 21:1, 4. 


PILDAS. Ikaanim na binanggit sa walong anak 
ng kapatid ni Abraham na si Nahor sa asawa nitong 
si Milca.---Gen 22:21-23, 11:29. 


PILHA |[Gilingang-bato]. Isang ulo ng pamilya 
ng Israel o kinatawan ng isang pamilya na may ga- 
yong pangalan na nagpatotoo sa “mapagkakatiwala- 
ang kaayusan” pagkaraan ng pagkatapon.---Ne 9:38, 
10:1, 14, 24. 


PILOSOPIYA. Ang salitang Griego na philo- 
sophia ay literal na nangangahulugang “pag-ibig 
sa karunungan.” Sa makabagong paggamit, ang ter- 
minong ito ay may kaugnayan sa mga pagsisikap 
ng tao na maunawaan at maipaliwanag sa pamama- 
gitan ng makatuwirang pag-iisip at espekulasyon 
ang kabuuan ng karanasan ng tao, lakip na ang sa- 
ligang mga dahilan at mga simulain ng realidad. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang mga sa- 
litang Griego para sa “pilosopiya” at “pilosopo” ay 


918 


tig-isang beses lamang lumilitaw. (Col 2:8, Gaw 
17:18) Maliwanag na noong sumulat si Pablo sa kon- 
gregasyon ng Colosas sa Asia Minor, ang ilan doon 
ay nanganganib na maapektuhan ng “pilosopiya at 
walang-katuturang panlilinlang ayon sa tradisyon 
ng mga tao.” Laganap na laganap noon ang mga pi- 
losopiyang Griego. Ngunit ipinakikita ng konteksto 
ng Colosas 2:8 na ang lalo nang ikinababahala ni Pa- 
blo ay ang mga tagapagtaguyod ng Judaismo na 
muling humihimok sa mga Kristiyano na tuparin 
ang Kautusang Mosaiko lakip na ang kahilingan nito 
na pagtutuli, mga araw ng kapistahan, at pag-iwas 
sa ilang uri ng pagkain. (Col 2:11, 16, 17) Hindi tu- 
tol si Pablo sa kaalaman, yamang ipinanalangin niya 
na mapuspos nito ang mga Kristiyano. Ngunit, gaya 
ng ipinakita niya, dapat pahalagahan ng isa ang pa- 
pel ni Jesu-Kristo sa katuparan ng layunin ng Diyos 
upang matamo ng isang iyon ang tunay na karunu- 
ngan at tumpak na kaalaman. (Col 1:9, 10, 2:2, 3) 
Dapat na mag-ingat ang mga taga-Colosas dahil 
baka may sinumang tumangay sa kanila bilang na- 
sila sa pamamagitan ng mapanghikayat na mga ar- 
gumento kaayon ng takbo ng pag-iisip o pangmalas 
ng tao. Ang gayong pilosopiya ay bahagi ng “pani- 
mulang mga bagay [stoikhei'a] ng sanlibutan,” sa- 
makatuwid nga, ang mga simulain o pangunahing 
mga sangkap at nag-uudyok na mga salik ng sanli- 
butan, “at hindi ayon kay Kristo. ”---Col 2:4, 8. 
Noong nasa Atenas si Pablo, minsan ay nakaha- 
rap niya ang “mga pilosopong Epicureo at Estoico.’ 
(Gaw 17:18) Tinawag nilang “daldalero” ang apostol, 
anupat ginamit ang salitang Griego na sper:mo- 
lo'gos, na literal na tumutukoy sa isang ibon na tu- 
mutuka ng mga binhi. Ang salitang ito ay maaari 
ring mangahulugan ng isang tao na namumulot ng 
pira-pirasong kaalaman at pagkatapos ay inuulit- 
ulit niya ang mga ito sa magulong paraan. Hinamak 
ng mga pilosopong iyon si Pablo at ang kaniyang 
mensahe. Pangunahin na, itinuturo ng pilosopiyang 
Epicureo na ang pagtatamo ng kaluguran, partiku- 
lar na ang mental na kaluguran, ang siyang pangu- 
nahing pakinabang sa buhay (1Co 15:32): bagaman 
kinikilala nito ang pag-iral ng mga diyos, ipinalili- 
wanag nito na ang mga iyon ay walang kaugnayan 
sa buhay ng mga tao at hindi nila dapat pag-ukulan 
ng pansin. Itinatampok naman ng pilosopiya ng 
mga Estoico ang kapalaran o likas na tadhana, diu- 
mano, ang isa ay dapat magkaroon ng mataas na 
antas ng kagalingan ngunit dapat din niyang pagsi- 
kapang huwag makadama ng kirot o kaluguran. Ka- 
puwa ang mga Epicureo at ang mga Estoico ay hin- 
di naniniwala sa pagkabuhay-muli. Sa pahayag ni 
Pablo sa harap ng gayong mga tao, pinatingkad niya 
ang kaugnayan at pananagutan ng indibiduwal sa 
Maylalang at iniugnay niya ang mga ito sa pagka- 
buhay-muli ni Kristo at sa “garantiya” na inilaan 


919 


nito sa mga tao. Gayunman, para sa mga Griegong 
naghahanap ng “karunungan,” ang mensahe tung- 
kol kay Kristo ay “kamangmangan” (1Co 1:22, 23), 
at nang banggitin ni Pablo ang pagkabuhay-muli, 
marami sa mga nakikinig sa kaniya ang nagsimu- 
lang manlibak, bagaman ang ilan ay naging mga 
mananampalataya.--Gaw 17:22-34. 

Sa kaniyang kinasihang mga liham, maraming 
beses na idiniin ni Pablo na ang karunungan at ang 
may-kabulaanang tinatawag na kaalaman ng sanli- 
butan ay kamangmangan sa Diyos at dapat iwasan 
ng mga Kristiyano.--1Co 1:18-31, 2:6-8, 13, 3:18- 
20, 1Ti 6:20. 


PILTAI [pinaikling anyo ng Pelatias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Naglaan ng Pagtakas"]. Ulo 
ng makasaserdoteng sambahayan ni Moadias sa pa- 
nig ng ama na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon 
noong mga araw ng kahalili ni Jesua na si Joiakim. 
-Ne 12:12, 17. 


PIM. Ang halagang sinisingil ng mga Filisteo sa 
mga Israelita para sa pagpapahasa ng iba't ibang 
kasangkapang metal. (1Sa 13:20, 21) Lumilitaw na 
ang pim ay isang panimbang. Ang ilang batong pa- 
nimbang na natagpuan sa mga paghuhukay sa Pa- 
lestina ay may mga katinig ng “pim” sa sinau- 
nang mga titik Hebreo, nagkakaiba-iba ang mga 
iyon mula 7.18 hanggang 8.13 g (0.231 hanggang 
0.261 onsa t). Kung ibabatay rito, ang pim ay humi- 
git-kumulang dalawang katlo ng isang siklo. 


PINAASIM NA MASA [sa Ingles, sourdough]. 
Isang piraso ng masa na ibinukod sa loob ng isang 
araw o mahigit pa at hinayaang umasim. Ang ter- 
minong Hebreo na se'or” ay tumutukoy sa ganitong 
pinaasim na masa at nangangahulugang “pinakasim 
o may-lebadurang masa.” Idinaragdag ang pinaa- 
sim na masa sa mga bagong masa at mabilis nitong 
pinaaalsa ang mga iyon. 

Noon, gumagamit ang mga Israelita ng pinaasim 
na masa kapag gumagawa sila ng tinapay na may 
lebadura. Karaniwan na, ang limpak ng masa na iti- 
nira mula sa nagdaang pagluluto ng tinapay ay ti- 
nutunaw muna sa tubig na nasa masahan bago 
idagdag ang harina, o kaya'y maaari itong ilagay sa 
harina at saka minamasang kasama niyaon. Waring 
tinutukoy ni Jesu-Kristo ang huling nabanggit na 
pamamaraan nang sabihin niya: “Ang kaharian ng 
langit ay tulad ng lebadura, na kinuha ng isang ba- 
bae at itinago sa tatlong malalaking takal ng harina, 
hanggang sa mapaalsa ang buong limpak.” (Mat 
13:33, Luc 13:20, 21) Bagaman wala namang tuwi- 
rang katibayan, iminumungkahi na ginamit din ng 
mga Judio ang latak ng alak bilang yeast o pampa- 
alsa. 


PINAHIRAN, PAGPAPAHID 


Ang mga handog na mga butil ng Israel na para- 
raanin sa apoy para kay Jehova ay hindi dapat ga- 
mitan ng pinaasim na masa. (Lev 2:11) Gayun- 
din, tuwirang inutusan ang mga Israelita na huwag 
magkaroon ng pinaasim na masa (dito ay maliwa- 
nag na isang sagisag ng kasiraan at kasamaan) sa 
kanilang mga tahanan o sa mga hangganan ng ka- 
nilang teritoryo sa panahon ng pitong-araw na Ka- 
pistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. (Exo 
12:15: 13:7; Deu 16:4) Sinumang kakain ng bagay na 
may lebadura sa panahong iyon ay “lilipulin mula sa 
kapulungan ng Israel.”---Exo 12:19. 

Sa sinaunang Ehipto, kinaugalian ding magbukod 
ng masa kapag nagluluto ng tinapay, anupat gina- 
gamit ang mga ito bilang lebadura para sa bagong- 
gawang masa. Maging sa ngayon, ang ilang taga- 
Ciprus, halimbawa, ay nagbubukod ng isang piraso 
ng masa sa isang mainit na dako pagkatapos nilang 
masahin ang harina. Pagkalipas ng 36 hanggang 
48 oras, magagamit na iyon bilang pampaalsa ng 
isang buong limpak ng bagong masa. 

Maaaring pinaasim na masa ang nasa isip ni Pa- 
blo nang himukin niya ang mga taga-Corinto: “Ali- 
sin ninyo ang lumang lebadura [sa Gr., zy'men], 
upang kayo ay maging isang bagong limpak, ya- 
mang sa inyo ay walang pampaalsa.”--1Co 5:7, 
tingnan ang LEBADURA. 


PINAGGAPASAN [sa Ingles, stubble]. Ayon 
sa pagkakagamit sa Bibliya, lumilitaw na ang pinag- 
gapasan ay tumutukoy sa bahagi ng mga tangkay 
ng butil na naiiwan sa bukid pagkatapos ng pag- 
aani. Mga pinaggapasan ang tinipon ng mga Israe- 
lita nang ipahinto ng Paraon ng Ehipto ang regular 
na paglalaan sa kanila ng dayami para sa paggawa 
ng mga laryo.--Exo 5:10-12. 

Maraming ulit na lumilitaw ang pinaggapasan sa 
makatalinghagang mga tagpo, anupat binabanggit 
na ito ay magaan at marupok (Job 13:25, 41:1, 28, 
29), madaling tangayin ng hangin (Isa 40:24, 41:2, 
Jer 13:24), at mabilis at maingay na nagniningas. 
(Isa 5:24; Joe 2:5; Ob 18; Na 1:10). Ang mga balak- 
yot, ang mga kaaway ni Jehova, ay inihahalintulad 
sa pinaggapasan, gayundin ang mga pakanang hin- 
di magtatagumpay. (Exo 15:7; Aw 83:13, Mal 4:1, 
Isa 33:11) Nang tinatalakay ng apostol na si Pablo 
ang gawaing pagtatayo ng mga Kristiyano, binang- 
git niya ang dayami bilang materyales na pinaka- 
walang-halaga sa lahat, isang materyales na hindi 
makatatagal sa pagsubok sa apoy.--1Co 3:12, 13. 


PINAHIRAN, PAGPAPAHID. Madalas ga- 
mitin ng Bibliya ang Hebreong sukh at ang Grie- 
gong a-lei'pho para sa karaniwang pagpapahid ng 
langis. (Dan 10:3, Ru 3:3; Ju 11:2) Ngunit para 
sa pantanging pagpapahid ng langis, karaniwa'y 


PINAHIRAN, PAGPAPAHID 


ginagamit nito ang salitang Hebreo na ma-shach,, 
na pinagkunan ng salitang ma-shi'ach (Mesiyas), at 
ang salitang Griego na khri'o, na pinagkunan na- 
man ng khri-stos' (Kristo). (Exo 30:30, Lev 4:5, tlb sa 
Rbi8, Luc 4:18, Gaw 4:26) Ang pagkakaibang ito ay 
halos lubusang naipakita kapuwa sa Hebreo at sa 
Griego. Gayunman, hindi ipinakikita ng ilang bersi- 
yon ng Bibliya ang bahagyang pagkakaibang ito 
anupat isinasalin ang lahat ng mga salitang iyon sa 
pamamagitan lamang ng terminong “pahiran.” 

Karaniwang Pagpapahid ng Langis. Sa mga 
lupain sa Gitnang Silangan, karaniwang kaugalian 
ang magpahid ng langis sa katawan, at nakatutu- 
long ito upang maprotektahan sa matinding sikat ng 
araw ang nakalantad na mga bahagi ng katawan. 
Nakatutulong din ang langis upang mapanatiling 
malambot ang balat. Langis ng olibo ang karani- 
wang ginagamit, at kadalasa'y hinahaluan ito ng 
pabango. Kaugalian nang ipahid ang langis pagka- 
tapos maligo. (Ru 3:3, 2Sa 12:20) Bago iharap si Es- 
ther kay Haring Ahasuero, dumaan muna siya sa 
isang rutin ng pagmamasahe gamit ang langis ng 
mira sa unang anim na buwan at langis naman ng 
balsamo sa sumunod na anim na buwan. (Es 2:12) 
Pinapahiran din ng langis ang bangkay bilang pag- 
hahanda para sa libing.---Mar 14:8: Luc 23:56. 

Nang isugo ni Jesus ang 12 apostol nang dala- 
dalawa, pinahiran nila ng langis ang marami sa ka- 
nilang mga pinagaling. Gumaling ang sakit hindi 
dahil sa langis mismo, kundi dahil sa makahima- 
lang pagkilos ng banal na espiritu ng Diyos. Ang la- 
ngis, na sa paanuma'y nakapagpapagaling at naka- 
giginhawa, ay nagsilbing sagisag ng paggaling at 
kaginhawahang naranasan ng isa.--Mar 6:13, Luc 
9:1, ihambing ang Luc 10:34. 

Ang pagpapahid ng langis sa ulo ng isang tao ay 
tanda ng paglingap sa kaniya. (Aw 23:5) Pinagpaki- 
taan ng lingap ng mga pangulo ng Efraim ang na- 
bihag na mga kawal na Judeano sa pamamagitan ng 
pagpapahid ng langis sa kanila at pagsasauli sa ka- 
nila sa Jerico, gaya ng ipinayo ng propetang si 
Oded. (2Cr 28:15) Sinabi ni Jehova na magpapasapit 
siya ng kawalan ng langis na pamahid bilang tanda 
ng kaniyang pagkagalit. (Deu 28:40) Ang hindi pag- 
papahid ng langis sa katawan ay itinuturing na tan- 
da ng pagdadalamhati. (2Sa 14:2: Dan 10:2, 3) Ang 
pagpapahid ng langis sa ulo ng isang panauhin ay 
itinuturing na isang gawa ng pagkamapagpatuloy at 
pagbibigay-galang, gaya ng ipinahihiwatig ng mga 
salita ni Jesus may kinalaman sa isang babae na 
nagpahid ng mabangong langis sa kaniyang mga 
paa.--Luc 7:38, 46. 

Sinabihan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na 
langisan ang kanilang ulo at hilamusan ang kani- 
lang mukha kapag nag-aayuno upang hindi ito ma- 


920 


halata, anupat hindi nagbabanal-banalan at nagka- 
kait sa sarili upang pahangain ang iba gaya ng 
ginagawa ng mapagpaimbabaw na mga Judiong li- 
der ng relihiyon.---Mat 6:16, 17. 

May binabanggit si Santiago na espirituwal na 
“pagpapahid ng langis' sa pangalan ni Jehova para sa 
mga may-sakit sa espirituwal bilang ang wastong 
pamamaraan upang maipanumbalik ang isa na na- 
ngangailangan ng espirituwal na tulong. Ang tinu- 
tukoy niya ay espirituwal na pagkakasakit, gaya 
ng ipinahihiwatig ng kaniyang pananalita: “Tawa- 
gin niya ang matatandang lalaki ng kongregasyon,” 
hindi ang mga doktor, at, “kung nakagawa siya ng 
mga kasalanan, ito ay ipatatawad sa kaniya.” (San 
5:13-16) Ang kaugaliang ito ay ikinapit ni Jesus sa 
espirituwal na diwa nang sabihin niya sa kongrega- 
syon ng Laodicea na “bumili ka sa akin . . . ng pama- 
hid sa mata na ipapahid sa iyong mga mata upang 
makakita ka.”--Apo 3:18. 

Seremonyal na Pagpapahid. Kapag pinahi- 
ran ng langis ang isang tao, ang langis ay ibinubu- 
hos sa kaniyang ulo at hinahayaang tumulo sa kani- 
yang balbas at sa kuwelyo ng kaniyang kasuutan. 
(Aw 133:2) Noong mga panahon ng Bibliya, kapuwa 
ang mga Hebreo at ang ilang di-Hebreo ay nagpa- 
pahid ng langis sa kanilang mga tagapamahala sa 
seremonyal na paraan. Nagsisilbi itong katibayan 
na sila'y opisyal na itinalaga sa katungkulan. (Huk 
9:8, 15: 1Sa 9:16, 2Sa 19:10) Pinahiran ni Samuel si 
Saul bilang hari matapos sabihin sa kaniya ng Diyos 
na si Saul ang Kaniyang napili. (1Sa 10:1) Pinahiran 
si David bilang hari sa tatlong iba't ibang pagkaka- 
taon: ang una ay isinagawa ni Samuel, ang ikalawa 
ay ng mga lalaki ng Juda, at ang ikatlo ay ng lahat 
ng mga tribo. (1Sa 16:13, 2Sa 2:4, 5:3) Pinahiran si 
Aaron matapos siyang atasan sa katungkulan ng 
mataas na saserdote. (Lev 8:12) Pagkatapos nito, ang 
mga kasuutan ni Aaron at ng kaniyang mga anak 
ay winisikan ng langis na pamahid at gayundin ng 
dugo ng mga hain, ngunit si Aaron lamang ang bi- 
nuhusan ng langis sa ulo.---Lev 8:30. 

Pinapahiran din ng langis ang mga bagay na ini- 
alay bilang sagrado. Kinuha ni Jacob ang batong pi- 
nagpatungan niya ng kaniyang ulo noong magkaro- 
on siya ng kinasihang panaginip, itinayo niya iyon 
na pinakahaligi, at pinahiran iyon, sa gayo'y minar- 
kahan niya ang dakong iyon bilang sagrado, at ang 
dakong iyon ay tinawag niyang Bethel, na nanga- 
ngahulugang “Bahay ng Diyos.” (Gen 28:18, 19) Di- 
nagtagal pagkaraan nito, kinilala ni Jehova na ang 
batong iyon ay pinahiran. (Gen 31:13) Sa ilang ng 
Sinai, sa utos ni Jehova ay pinahiran ni Moises ang 
tabernakulo at ang mga kagamitan nito, anupat 
nagpapakitang ang mga iyon ay mga bagay na ini- 
alay at banal.---Exo 30:26-28. 


921 


May mga kaso rin na ang isang tao ay itinuring 
na pinahiran dahil inatasan siya ng Diyos, bagaman 
hindi siya binuhusan ng langis sa ulo. Ipinakita ang 
tuntuning ito noong sabihan ni Jehova si Elias na 
pahiran si Hazael bilang hari sa Sirya, si Jehu bilang 
hari sa Israel, at si Eliseo bilang propeta na kahali- 
li ni Elias. (1Ha 19:15, 16) Nang dakong huli ay iniu- 
lat ng rekord ng Kasulatan na isa sa mga anak ng 
mga propetang kasamahan ni Eliseo ang nagpahid 
ng literal na langis kay Jehu upang maging hari sa 
Israel. (2Ha 9:1-6) Ngunit walang ulat na may sinu- 
mang nagpahid ng langis kay Hazael o kay Eliseo. Si 
Moises ay tinawag na isang Kristo, o Pinahiran, ka- 
hit hindi siya pinahiran ng langis, dahil inatasan 
siya ni Jehova na maging Kaniyang propeta at kina- 
tawan, ang lider at tagapagligtas ng Israel. (Heb 
11:24-26) Isa pang halimbawa nito ang Persianong 
hari na si Ciro, na inihula ni Isaias na gagamitin ni 
Jehova bilang Kaniyang pinahiran. (Isa 45:1) Si Ciro 
ay hindi naman aktuwal na pinahiran ng langis ng 
isa sa mga kinatawan ni Jehova, ngunit dahil inata- 
san siya ni Jehova ng isang partikular na gawain, 
masasabing siya ay pinahiran. 

Sa Kautusang ibinigay ni Jehova kay Moises, iti- 
nakda niya ang pormula para sa langis na pamahid. 
Ito ay isang pantanging halo na may pinakapiling 
mga sangkap--mira, matamis na kanela, matamis 
na kalamo, kasia, at langis ng olibo. (Exo 30:22-25) 
Lalapatan ng parusang kamatayan ang sinumang 
magtitimpla ng halong ito at gagamit nito bilang 
pangkaraniwang langis o sa anumang layunin na 
hindi ipinahihintulot. (Exo 30:31-33) Ipinakikita nito 
sa makasagisag na paraan na napakahalaga at na- 
pakasagrado ng isang pag-aatas sa katungkulan na 
pinagtibay sa pamamagitan ng pagpapahid ng sa- 
gradong langis. 

Dahil tinupad niya ang maraming hula sa He- 
breong Kasulatan, pinatunayan ni Jesus ng Nazaret 
na siya ang Pinahiran ni Jehova at na wasto siyang 
matatawag na Mesiyas, o Kristo, mga titulong nag- 
tatawid ng gayong ideya. (Mat 1:16, Heb 1:8, 9) Sa 
halip na pahiran ng literal na langis, ang ipinahid sa 
kaniya ay espiritu ni Jehova. (Mat 3:16) Sa gayon ay 
inatasan siya ni Jehova bilang Hari, Propeta, at Ma- 
taas na Saserdote, anupat tinukoy siya bilang ang Pi- 
nahiran ni Jehova. (Aw 2:2, Gaw 3:20-26, 4:26, 27: 
Heb 5:5, 6) Sa kaniyang sariling bayan ng Nazaret, 
kinilala ni Jesus ang pagpapahid na ito nang ikapit 
niya sa kaniyang sarili ang hula sa Isaias 61:1, kung 
saan lumilitaw ang ganitong parirala: “Pinahiran ako 
ni Jehova.” (Luc 4:18) Sa Kasulatan, si Jesu-Kristo la- 
mang ang pinahiran para sa lahat ng tatlong ka- 
tungkulang ito: propeta, mataas na saserdote, at 
hari. Pinahiran si Jesus ng “langis ng pagbubunyi na 
higit kaysa sa [kaniyang] mga kasamahan” (ang iba 
pang mga hari sa linya ni David). Ito ay dahil si Je- 


PINEHAS 


hova mismo ang nagpahid sa kaniya, hindi ng langis 
kundi ng banal na espiritu, hindi para sa paghahari 
sa lupa kundi para sa makalangit na paghahari ka- 
sama ang katungkulan bilang makalangit na Mataas 
na Saserdote.---Heb 1:9, Aw 45:7. 

Tulad ni Jesus, ang kaniyang mga tagasunod na 
inianak sa espiritu at pinahiran ng banal na espiritu 
ay maaari ring tukuyin bilang mga pinahiran. (2Co 
1:21) Kung paanong tuwirang pinahiran si Aaron 
bilang ulo ng mga saserdote, ngunit hindi binuhu- 
san ng langis sa ulo ang bawat isa sa kaniyang mga 
anak, tuwiran ding pinahiran ni Jehova si Jesus, at 
ang kongregasyon ng kaniyang espirituwal na mga 
kapatid ay tumatanggap ng kanilang pagkapahid bi- 
lang isang kalipunan ng mga tao sa pamamagitan ni 
Jesu-Kristo. (Gaw 2:1-4, 32, 33) Sa gayo'y tumang- 
gap sila ng pag-aatas mula sa Diyos upang maging 
mga hari at mga saserdote kasama ni Jesu-Kristo sa 
langit. (2Co 5:5: Efe 1:13, 14: 1Pe 1:3, 4; Apo 20:6) 
Ipinahiwatig ng apostol na si Juan na ang pagkapa- 
hid sa pamamagitan ng banal na espiritu na tina- 
tanggap ng mga Kristiyano ang nagtuturo sa kani- 
la. (1Ju 2:27) Inaatasan sila nito at pinangyayari 
nito na maging kuwalipikado sila para sa minister- 
yong Kristiyano ukol sa bagong tipan.---2Co 3:5, 6. 

Napakalaki ng pag-ibig at pagkabahala ni Jehova 
sa kaniyang mga pinahiran kung kaya pinakalinga- 
tan niya sila. (1Cr 16:22; Aw 2:2, 5; 20:6, 1056:15: Luc 
18:7) Kinilala ni David na ang Diyos ang siyang pu- 
mipili at nag-aatas sa Kaniyang mga pinahiran at na 
ang Diyos din ang hahatol sa kanila. Kung pagbubu- 
hatan ng kamay ng isa ang mga pinahiran ni Jeho- 
va o ang sinumang inatasan niya, magiging dahilan 
ito upang magalit si Jehova.— 1Sa 24:6, 26:11, 23; 
tingnan ang HARI (Mga kinatawang inatasan ng 
Diyos): KRISTO, MESIYAS, PAGTATALAGA. 


PINEHAS. 


1. Anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang kani- 
yang ina ay isang anak ni Putiel, at ang pangalan ng 
kaniyang anak ay Abisua. (Exo 6:25: 1Cr 6:4) Ang 
mabilis na pagkilos ng kabataang si Pinehas ang 
nagpatigil sa salot mula kay Jehova pagkamatay 
ng 24,000 Israelita sa Kapatagan ng Moab dahil sa 
pakikiapid at dahil inilakip nila ang kanilang sarili sa 
Baal ng Peor. Nang makita niya si Zimri na dinada- 
la ang Midianitang si Cozbi sa tolda nito, inulos 
niya silang dalawa ng sibat, “ang babae sa kaniyang 
ari.” Ang sigasig na ito sa hindi pagpapahintulot 
na magkaroon ng kaagaw' si Jehova ay “binilang 
sa kaniya na katuwiran, at gumawa ang Diyos 
ng tipan na ang pagkasaserdote ay mananatili sa 
kaniyang angkan “hanggang sa panahong walang 
takda.”--Bil 25:1-3, 6-15: Aw 106:30, 31. 

Si Pinehas ay naglingkod sa iba't ibang tungku- 
lin noong nabubuhay siya. Siya ang saserdoteng 


PINGKIAN, BATONG 


kinatawan ng hukbong naglapat ng paghihiganti ni 
Jehova sa Midian. (Bil 31:3, 6) Nang inakala na inii- 
wan na ng tatlong tribo ang pagsamba kay Jeho- 
va, pinangunahan niya ang isang grupo ng mga 
tagapagsiyasat. (Jos 22:9-33) Siya ang pinuno ng 
mga bantay ng pintuang-daan ng tabernakulo. (1Cr 
9:20) Pagkalibing sa kaniyang ama sa Burol ni Pine- 
has, naglingkod siya bilang mataas na saserdote. 
(Jos 24:33, Huk 20:27, 28) Ang kaniyang pangalan 
ay prominente sa ilang talaangkanan pagkaraan ng 
pagkatapon.---1Cr 6:4, 50, Ezr 7:5; 8:2. 

2. Ang nakababata sa dalawang “walang-kabu- 
luhang” mga anak ng saserdoteng si Eli. (1Sa 1:3, 
2:12) Habang naglilingkod bilang mga saserdote, 
siya at ang kaniyang kapatid na si Hopni ay sumisi- 
ping sa mga babaing naglilingkod sa santuwaryo 
at “pinakikitunguhan nila nang walang galang ang 
handog kay Jehova.” (1Sa 2:13-17, 22) Hindi sila na- 
kinig nang banayad silang sawayin ng kanilang 
ama. Dahil sa kanilang kabalakyutan, bumigkas ang 
Diyos ng paghatol laban sa kanila. Natupad ito nang 
kapuwa sila mapatay sa iisang araw sa pakikipagba- 
ka sa mga Filisteo. (1Sa 2:23-25, 34: 3:13, 4:11) Hin- 
di nakayanan ng asawa ni Pinehas ang balita tung- 
kol sa pagkabihag ng Kaban at sa kamatayan ng 
kaniyang biyenan at asawa. Siya ay nagitla at na- 
matay sa pagsisilang kay Icabod.---1Sa 4:17-21. 

3. Isang Levita, na ang anak na si Eleazar ay 
tumulong sa pagbibilang ng mga kayamanan ng 
templo noong panahon ni Ezra, 468 B.C.E.--Ezr 8: 
33, 34. 


PINGKIAN, BATONG. Isang napakatigas na 
bato, mas matigas pa kaysa sa bakal, napakatigas 
nito anupat kapag pinagkiskis ang dalawang piraso 
nito ay makapagpapaningas ng apoy mula sa siklab 
ng mga iyon. Sa mga tayutay, binabanggit ng Bibli- 
ya ang batong pingkian kapag idiniriin nito ang 
mga katangiang gaya ng katigasan, tibay, at kata- 
tagan sa pagsalansang.---Isa 5:28: 50:7: Eze 3:9. 
Ang batong pingkian ay matatagpuan sa mga de- 
posito ng batong-apog at yeso sa Israel at sa hila- 
gang Peninsula ng Sinai. Napakalutong nito at kapag 
nabasag ay makintab ang mga bahaging nabiyak. 
Napakatalim ng mga gilid ng basag na mga piraso 
nito, isang katangian na kaagad napansin at ginamit 
ng tao. Mula pa noong sinaunang mga panahon, ang 
mga kutsilyo, talim ng palakol, pait, tulis ng sibat, 
ulo ng palaso, at iba pang mga kasangkapan at mga 
sandata ay hinubog mula sa batong ito. Isang ba- 
tong pingkian ang ginamit ng asawa ni Moises nang 
tuliin niya ang kaniyang anak, nang makarating sa 
Gilgal ang Israel, matagumpay na naisagawa ang 
katulad na pagtutuli gamit ang mga kutsilyong yari 
sa batong pingkian. (Exo 4:25, Jos 4:19; 5:2, 3, 8, 9) 
Nagpabukal naman si Jehova ng tubig mula sa ba- 


922 


tong pingkian para sa kaniyang bayan sa ilang. 
--Deu 8:15, Aw 114:8. 


PINON. Isa sa mga shik ni Esau (Edom). (Gen 
36:40-43, 1Cr 1:51, 52) Inaakala ng ilan na ang mga 
pangalang ito ay mga talaan ng mga lugar o mga 
pamayanan sa halip na ng mga indibiduwal o na 
ang mga pangalang ito ay itinawag sa partikular 
na mga pook o mga lunsod na pinamahalaan ng 
mga shik.--Tingnan ang TIMNA Blg. 3. 


PINSAN. Ang anak ng tiya o tiyo ng isa. Ang 
kaisa-isang paglitaw ng salitang Griego na ane-psi- 
os' (pinsan) ay nasa Colosas 4:10, kung saan tinukoy 
ni Pablo si Marcos bilang “pinsan ni Bernabe.” Ang 
terminong Griegong ito ay pangunahin nang na- 
ngangahulugang “pinsang buo,” ngunit sa mas ma- 
lawak na diwa, tumutukoy ito sa sinumang pinsan 
ng isa. Ang a-ne-psi-os' ay lumilitaw rin sa Septua- 
gint sa Bilang 36:11 (pangmaramihan), ngunit ang 
pananalitang Hebreo sa tekstong Masoretiko ay lite- 
ral na isinasaling “mga anak ng mga kapatid ng ka- 
nilang ama.” 

Sa Lucas 1:36, tinukoy ng King James Version si 
Elisabet bilang pinsan ni Maria (syg-ge-nis'). Ang 
salitang Griegong ito ay itinuturing na isang naii- 
bang anyo ng salitang syg:ge-'nes, na isinasaling 
“kamag-anak” sa makabagong mga bersiyon. (Luc 
2:44: 21:16, Gaw 10:24: CC, ED, NW) Ang syg- 
genes’ ay limang ulit na lumilitaw sa Septuagint, 
muli ay nangangahulugan ng “mga kamag-anak” sa 
pangkalahatan sa halip na ng makabago at limi- 
tadong katawagan na “pinsan.”--Lev 18:14, 20:20, 
25:45: 2Sa 3:39: Eze 22:6, LXX. 

Bagaman walang matatagpuang salita para sa 
pinsan sa Hebreong Kasulatan, ang kaugnayang ito 
ay ipinahihiwatig doon ng mga pananalitang gaya 
ng “mga anak [ng] . . . tiyo ni Aaron,” “anak ng ka- 
niyang tiyo.” (Lev 10:4, 25:49) May mga iniulat na 
pakikipag-asawa sa pinsan, gaya nina Jacob at Ra- 
quel, at ng mga anak na babae ni Zelopehad. (Gen 
28:2: 29:10-12, Bil 36:11) Ang gayong pag-aasawa 
ng mga magpinsan ay hindi kasama sa Mosaikong 
mga pagbabawal laban sa insesto. (Lev 18:8-16) 
Sa ngayon ay nagkakaiba-iba ang mga batas sibil 
hinggil sa bagay na ito, ipinahihintulot ng ilang es- 
tado at bansa ang pag-aasawa ng mga magpinsan, 
samantalang ipinagbabawal naman ito ng iba. 


PINTUAN |sa Ingles, doorway]. Ang “pasukan” 
(sa Heb., pe thach, Gen 19:11) ng isang silid, bahay, 
o gusali, na binubuo ng: (1) “itaas na bahagi ng pin- 
tuan” (sa Heb., mash-gohph” Exo 12:7), samakatu- 
wid ay ang biga, isang pahalang na kahoy o bato sa 
itaas ng pinto at siyang nagdadala sa bigat ng is- 
traktura sa ibabaw ng pinto; (2) dalawang patayong 


923 


“poste ng pinto” (sa Heb., mezu-zoth; Exo 12:7, tlb 
sa Rbi8) na nasa magkabilang gilid ng pintuan at 
kinapapatungan ng biga, (3) mismong pinto (sa 
Heb., deleth, sa Gr., thy'ra): (4) “pintuan” (sa Heb., 
saph [Huk 19:27]) na nasa ibaba ng pinto. 

Ang biga at mga poste ng pinto sa mga pasukan 
ng mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto ay sinabu- 
yan nila ng dugo ng hayop na Pampaskuwa bilang 
pagsunod sa utos. Nagsilbi itong tanda upang lam- 
pasan ng anghel ng Diyos ang mga tahanang iyon 
at huwag nitong puksain ang kanilang panganay. 
(Exo 12:7, 22, 23) Ayon sa Kautusan, kung nanaisin 
ng isang alipin (lalaki o babae) na permanenteng 
maglingkod sa kaniyang panginoon, dadalhin ng 
panginoon ang alipin sa tapat ng pinto o ng poste ng 
pinto at bubutasan nito ang kaniyang tainga sa pa- 
mamagitan ng balibol. (Exo 21:5, 6, Deu 15:16, 17) 
Nang maglaon, ang salitang Hebreo para sa poste ng 
pinto (mezuzah') ay tumukoy sa isang maliit na la- 
lagyan na tinatawag na mezuzah. Ito ay naglalaman 
ng isang pergamino na sinulatan ng mga salita 
ng Deuteronomio 6:4-9, 11:13-21 at ipinapako ng 
mga Ortodoksong Judio sa poste ng kanilang pinto. 
--Tingnan ang MEZUZAH. 

Ang mga pinto noon ay karaniwan nang gawa sa 
kahoy, at marami sa mga ito ay pumipihit sa mga 
paikutan na nakasuksok sa mga ukit na nasa biga at 
pintuan. (Kaw 26:14) Kadalasa'y yari sa kahoy ang 
mga paikutan ng pinto, ngunit kung minsan, sa iba- 
ba at itaas na mga dulo ng pinto ay nagkakabit ang 
mga Ehipsiyo ng mga bisagrang metal na may mga 
bahaging nakausli na isinusuksok sa mga ukit, anu- 
pat umiikot ang mga pintong iyon sa gayong para- 
an. Ang mga paikutan para sa mga pinto ng tem- 
plong itinayo ni Solomon ay yari sa ginto.---1Ha 7: 
48, 50. 

Ang mga pinto ng karaniwang mga tahanan 
noon ay maliliit at hindi magarbo. Ngunit ang pa- 
sukan ng templo ni Solomon ay may dalawang pin- 
to na may tigdalawang pohas at yari sa kahoy ng 
enebro, at mayroon ding dalawang pinto na gawa 
sa kahoy ng punong-langis at patungo naman sa 
Kabanal-banalan. Ang lahat ng pintong ito ay may 
inukit na mga larawan ng kerubin, puno ng palma, 
at bulaklak, na kinalupkupan ng ginto. (1Ha 6:31- 
35) Sa ibang mga lugar ay may ginamit ding ma- 
lalaking pinto na may natitiklop na mga seksiyon 
o mga pohas. Halimbawa, tiniyak ni Jehova na ang 
tansong “mga pinto na may dalawang pohas” sa 
Babilonya ay mabubuksan para kay Haring Ciro. 
- Isa 45:1, 2. 

Ang mga pintuan ay karaniwan nang ginagami- 
tan ng kahoy o bato. Gayunman, ang mga pintuan 
ng “bahay ni Jehova” na itinayo ni Solomon ay na- 
babalutan ng ginto.---2Cr 3:1, 7. 


PINTUAN 


Kung minsan, ang mga pinto ng mga bahay 
o mga pintuang-daan ay sinasarhan sa pamamagi- 
tan ng mga halang o nakapahalang na mga bigang 
kahoy o bakal. (Isa 45:2: Deu 3:5: 2Cr 8:5: 14:7) Ka- 
dalasang isinusuksok ang mga ito sa mga ukit na 
nasa mga poste ng pintuang-daan o ng pinto. Kung 
minsan, ang mga pintuang-daan ng mga lunsod ay 
may mga halang at mga trangkahan. (Ne 3:3, 7:3) 
Ang trangkahan ay maaaring isang kahoy o tagdan 
na maisusuksok sa isang ukit sa ibaba ng pintuan sa 
bandang loob ng pintuang-daan. Ang ilang pintu- 
ang-daan ng mga lunsod ay may mga trangka 
[lock] (Deu 33:25), gaya rin ng mga pinto ng mga 
bahay.--2Sa 13:17, 18, Luc 11:7: tingnan ang PINTU- 
ANG-DAAN, TRANGKA. 

May ginagamit din noon na mga metal na pang- 
katok sa pinto, ngunit hindi espesipikong sinasabi 
ng Bibliya na gumamit ang mga Hebreo ng mga ito. 
Upang tawagin ang mga nakatira sa isang bahay, 
kinakatok ang pinto ng bahay o ng pintuang-daan. 
--Sol 5:2: Gaw 12:13. 

Makasagisag na Paggamit. Hinimok ni Jesus 
ang mga tagasunod niya na maging matiyaga, sa 
pagsasabi: “Patuloy na kumatok, at bubuksan ito sa 
inyo.” (Mat 7:7) Sa Apocalipsis 3:20, sinabi ni Kristo 
na siya ay “nakatayo sa pintuan at kumakatok,” anu- 
pat tinitiyak niyang makikinabang sa espirituwal na 
pakikipagsamahan sa kaniya ang isa na magbubu- 
kas ng pinto at tatanggap sa kaniya. 

Kung ang babaing Shulamita ay hindi magiging 
matatag sa pag-ibig at kalinisang-puri, gaya ng pin- 
to na pumipihit sa mga paikutan nito, determinado 
ang kaniyang mga kapatid na 'harangan siya ng 
tablang sedro, sa gayo'y sinasarhan ang “pinto” 
upang hindi makapasok ang sinumang di-kanais- 
nais.---Sol 8:8, 9. 

Dahil sa doblihang panga ng Leviatan, sinasabing 
mayroon itong “mga pinto” sa mukha. (Job 41:1, 13, 
14) Sinabi ng tagapagtipon tungkol sa taong may 
edad na, “ang mga pinto na nakaharap sa lansangan 
ay isinara,” marahil upang ipakita na ang dalawang 
pinto ng bibig ay hindi na gaanong bumubukas o ta- 
lagang hindi na bumubukas upang ipahayag kung 
ano ang nasa loob ng bahay ng katawan.--Ec 12: 
1, 4. 

Ipinayo ni Jesu-Kristo sa kaniyang mga tagasu- 
nod na magpunyagi nang buong-lakas para malig- 
tas sila, “upang makapasok sa makipot na pinto.” 
(Luc 13:23, 24: Fil 3:13, 14, ihambing ang Mat 7: 
13, 14.) Minsan naman, inihalintulad niya ang kani- 
yang sarili sa pinto ng isang makasagisag na kulu- 
ngan ng tupa, anupat si Jesus ang tamang uri ng 
pastol na umaakay sa kaniyang “munting kawan" 
upang magkaroon sila ng kaugnayan kay Jehova sa- 
lig sa bagong tipan na tinatakan ng sariling dugo ni 


PINTUANG-DAAN 


Jesus. (Luc 12:32: Ju 10:7-11) Inihalintulad ni Jesus 
ang kaniyang sarili sa gayong pinto kaayon ng ba- 
gay na sa pamamagitan niya at sa bisa ng kaniyang 
haing pantubos, ang tulad-tupang mga tao ay maa- 
aring lumapit sa Diyos, maligtas, at magtamo ng 
buhay.--Ju 14:6. 

Binuksan ni Jehova sa mga bansa “ang pinto tu- 
ngo sa pananampalataya.” (Gaw 14:27) Nanatili si 
Pablo nang ilang panahon sa Efeso dahil “isang ma- 
laking pinto na umaakay sa gawain” ukol sa pagha- 
hayag ng mabuting balita ang binuksan doon para 
sa kaniya.— 1Co 16:8, 9; Gaw 19:1-20, ihambing ang 
2Co 2:12, 13, Col 4:3, 4. 

Sa pangitain, nakita ni Juan ang “isang bukas na 
pinto sa langit,” anupat nakita niya ang mga bagay 
na mangyayari sa hinaharap at sa diwa ay nakapa- 
sok siya sa presensiya ni Jehova.---Apo 4:1-3. 


PINTUANG-DAAN. Ang Bibliya ay buma- 
banggit ng iba't ibang uri ng pintuang-daan: 
(1) mga pintuang-daan ng kampo (Exo 32:26, 27), 
(2) mga pintuang-daan ng lunsod (Jer 37:13), 
(3) pintuang-daan ng looban ng tabernakulo (Exo 
38:18), (4) “mga pintuang-daan ng Kastilyo na ba- 
hagi ng bahay” (Ne 2:8), (5) mga pintuang-daan ng 
templo (Gaw 3:10), at (6) pintuang-daan ng isang 
bahay (Gaw 12:13, 14). 

Pagtatayo. Ang mga lunsod noon ay kadala- 
sang may iilang pintuang-daan lamang hangga't 
maaari, ang ilang lunsod ay may isang pintuang- 
daan lamang, yamang ang mga ito ang mga dako 
na pinakamadaling mapasok sa kanilang mga kuta. 
Kung saan may panloob at panlabas na mga pader, 
siyempre pa, may mga pintuang-daan din sa bawat 
pader. Ang sinaunang mga pintuang-daan ay hu- 
gis-L upang hadlangan ang pagpasok ng kaaway. 
Nang maglaon, noong pasimulang gamitin ang mga 
karo (mga ika-18 siglo B.C.E.), ang mga pintuang- 
daan ng lunsod ay nagkaroon ng deretsong pasu- 
kan. Sa ilang mga guho na natuklasan, ang pintu- 
ang-daan ng lunsod ay binubuo ng isang pasukan 
na may parisukat na mga tore sa magkabila at pa- 
tungo ito sa isang portiko na mga 15 hanggang 
20 m (49 hanggang 66 na piye) ang haba. Ang da- 
anan sa portiko ay may sindami ng anim na haligi 
sa magkabila, anupat nagiging makipot ang pasilyo 
sa tatlong lugar. Sa ilang kalagayan naman ay ma- 
aaring may dalawa o tatlong set ng mga pinto para 
sa mga pintuang-daang ito na may pasilyo. Ang 
maliliit na silid sa pader ng portiko ay ginamit bi- 
lang mga silid ng bantay. Sa templo sa pangitain 
ni Ezekiel, ang mga pintuang-daan ay may mga 
silid ng bantay. (Eze 40:6, 7, 10, 20, 21, 28, 29, 32- 
36) Ang ilang pintuang-daan ay may bubong sa 
ibabaw ng portiko, at ang ilan ay may maraming 
palapag, gaya ng pinatutunayan ng mga hagdan na 


924 


masusumpungan sa loob.--Ihambing ang 2Sa 18: 
24, 33. 

May natuklasang sinaunang mga tanggulang lun- 
sod na may maliliit na pintuang-daan sa tagiliran. 
Kung minsan, ang mga ito ay nasa ibaba ng mural- 
ya at naglaan ng madaling daanan para sa mga tu- 
matahan sa lunsod sa panahon ng kapayapaan. Sa 
panahon ng pagkubkob, lumilitaw na ginamit ito bi- 
lang mga pintuang-daan kung saan maaaring lu- 
mabas ang mga tagapagtanggol upang sumalakay 
sa mga mangungubkob at kasabay nito ay tumang- 
gap ng proteksiyon mula sa mga sandata ng kani- 
lang mga kasamahan na nasa ibabaw naman ng 
mga pader. 

Kadalasan, ang mga pinto ng mga pintuang-daan 
ng isang lunsod ay yari sa kahoy na binalutan ng 
metal, kung hindi ay madali itong masusunog ng 
kaaway. Ang ilan ay maaaring yari sa bakal, gaya 
ng mga pintuang-daan noong mga araw ng mga 
apostol. (Gaw 12:10) Ang mga pintuang-daan ng 
Babilonya ay sinasabing may mga pintong tanso at 
mga halang na bakal. (Isa 45:2, ihambing ang Aw 
107:2, 16.) Waring ang ilang pintuang-daan noon ay 
tinatrangkahan ng mga halang na kahoy. (Na 3:13) 
Noong mga araw ni Solomon, sa pook ng Argob, sa 
Basan, ay may “animnapung malalaking lunsod na 
may pader at halang na tanso.” (1Ha 4:13) Ang ilang 
bayan sa Sirya ay nasumpungang may pagkalaki- 
laking mga pintong bato na yari sa isang malapad at 
makapal na tipak na mga 3 m (10 piye) ang taas, 
anupat umiikot sa mga paikutan na nasa itaas at 
ibaba. Ang ginawa ni Samson na pagbuhat sa mga 
pinto ng pintuang-daan ng Gaza kasama ang dala- 
wang posteng panggilid at halang ng mga iyon at 
pagdadala sa mga iyon sa taluktok ng “bundok na 
nasa tapat ng Hebron,” kung isasaalang-alang ang 
mga salik na ito, ay hindi isang madaling bagay. Sa- 
bihin pa, nagawa iyon sa pamamagitan ng nagpapa- 
lakas na kapangyarihan ng espiritu ni Jehova.---Huk 
16:3. 

Layunin. Ang “mga pintuang-daan” ng isang 
lunsod ay maaaring tumukoy sa lunsod mismo, ya- 
mang ang karamihan sa opisyal na mga gawain ay 
ginaganap sa mga pintuang-daan at ang mga tran- 
saksiyon ay itinatala roon (Deu 16:11, 14, tlb sa Rbi8, 
Ru 4:10: Aw 87:2, 122:2); at sa kabisera, ang mga 
aktibidad ay kadalasang isinasagawa sa pintuang- 
daan ng bakuran ng palasyo. (Es 3:2, 3: 5:9, 13: 6:10, 
12) Kapag ang mga pintuang-daan, mga pasukan, 
ng lunsod ay naging tiwangwang, ang kaluwalhati- 
an ay naglalaho rin. (Isa 3:26, 14:31, Jer 14:2, Pan 
1:4) Sa mga pintuang-daan nagbubuhos ng lakas 
ang mga mangungubkob upang makapasok. Kapag 
nasa kontrol na nila ang mga ito, mapapasok na nila 
ang lunsod. Kaya, ang 'pag-ari sa mga pintuang- 


925 


daan” ng lunsod ay nangangahulugan ng pagkuha 
sa lunsod. (Gen 22:17: 24:60) Nang mapasok ang pa- 
der ng Jerusalem, pinangasiwaan ng mga prinsipe 
ng Babilonyong hari ang higit pa nilang pagsakop sa 
lunsod mula sa isang posisyon sa isa sa mga pintu- 
ang-daan ng lunsod.---Jer 39:2, 3. 

Ang mga pintuang-daan noon ang sentro ng 
pagtitipon ng publiko at buhay-publiko. Kadalasang 
naglalaan noon ng malalawak na lugar, gaya ng li- 
wasan sa harap ng Pintuang-daan ng Tubig sa Jeru- 
salem, malapit sa mga pintuang-daan. (Ne 8:1) Ang 
mga pintuang-daan ang mga sentro ng balitaan ng 
lunsod hindi lamang dahil sa pagdating ng mga 
manlalakbay at mga mangangalakal kundi dahil din 
sa halos lahat ng mga manggagawa, lalo na yaong 
mga nagtatrabaho sa bukirin, ay labas-pasok sa 
pintuang-daan araw-araw. Kaya ang pintuang-daan 
ang lugar upang makipagtagpo sa iba. (Ru 4:1; 2Sa 
15:2) Naroon din ang mga pamilihan, anupat ang 
ilan sa mga pintuang-daan ng Jerusalem ay maliwa- 
nag na ipinangalan sa mga ipinagbibili roon (halim- 
bawa, ang Pintuang-daan ng mga Isda).---Ne 3:3. 

Sa mga pintuang-daan ng mga lunsod nauupo 
ang matatandang lalaki upang humatol. (Deu 16:18, 
21:18-20, 22:15; 25:7) Kung minsan, maging ang 
mga hari ay dumirinig sa mga tao o umuupo roon 
upang humatol. (2Sa 19:8, 1Ha 22:10, Jer 38:7) Da- 
hil ang mga hukom, ang mga prominenteng lalaki 
ng lunsod, ang mga mangangalakal, ang mga ne- 
gosyante, at ang maraming tao ay kadalasang nasa 
pintuang-daan, malimit na pumaroon ang mga pro- 
peta upang gumawa ng mga paghahayag. Ang mga 
mensaheng sinasalita nila roon ay mas mabilis na 
lalaganap. (1Ha 22:10; Jer 17:19) Doon din ginagawa 
ang iba pang mahahalagang patalastas at opisyal 
na mga paghahayag. (2Cr 32:6-8) Sa liwasan na 
nasa harap ng Pintuang-daan ng Tubig binasa ni 
Ezra ang Kautusan. (Ne 8:1-3) Ang karunungan ay 
inilarawang sumisigaw sa mga pasukan ng mga 
pintuang-daan upang malaman ng lahat ng nasa 
lunsod ang payo nito. (Kaw 1:20, 21, 8:1-3) Yamang 
ang pintuang-daan noon ay isang sentro ng balita- 
an, ang mabuti o masamang gawa ng mga tuma- 
tahan sa lunsod ay magiging hayag doon.---Kaw 
31:31. 

Waring isang gawain ng mga pagano ang magha- 
in sa mga pintuang-daan ng lunsod. (Gaw 14:13) 
Lumaganap sa Juda ang masamang gawaing ito 
ngunit itinuwid ito ni Haring Josias.---2Ha 23:8. 

Yaong mga nasumpungan ng mga hukom na ka- 
rapat-dapat sa kamatayan ay dinadala sa labas ng 
mga pintuang-daan ng lunsod upang patayin. (1Ha 
21:10-13, Gaw 7:58) Ang mga bangkay ng mga ha- 
ing hayop na inihandog para sa pagbabayad-sala sa 
kasalanan kapag Araw ng Pagbabayad-Sala ay dina- 


PINTUANG-DAAN 


dala sa labas ng lunsod at sinusunog. (Lev 16:27, 28) 
Kaya naman, si Jesu-Kristo, ang handog ukol sa ka- 
salanan para sa pagbabayad-sala ng sangkatauhan, 
ay pinatay sa labas ng pintuang-daan ng Jerusalem. 
--Heb 13:11, 12. 

Dahil sa kahalagahan ng pintuang-daan ng lun- 
sod, isang mataas na karangalan ang maupo sa mga 
pintuang-daan kasama ng matatandang lalaki sa lu- 
pain. (Job 29:7: Kaw 31:23) Ang gayong puwesto ay 
hindi para sa mangmang. (Kaw 24:7) Noong pinag- 
uusig si David, itinuring niya na isang seryosong ba- 
gay ang magtuon ng pansin sa kaniya yaong mga 
nakaupo sa mga pintuang-daan, lalo na sa isang di- 
kaayaayang paraan. (Aw 69:12) Ang ‘paniniil sa 
pintuang-daan sa isang napipighati ay tumutukoy 
sa katiwalian sa paghatol, yamang doon inaasikaso 
ang mga usapin sa batas. (Job 5:4, Kaw 22:22, Am 
5:12) Ang “mapoot sa sumasaway sa pintuang-daan" 
ay nangangahulugan na kapootan ang hukom na 
nagtuwid o humatol sa isa. (Am 5:10) Ang mga 
“nag-uumang ng pain para sa isa na sumasaway sa 
pintuang-daan" ay yaong mga tao na sa pamamagi- 
tan ng panunuhol o ng iba pang panggigipit ay nag- 
papangyari sa mga hukom na baluktutin ang kaha- 
tulan o yaong nagsisikap na sumilo ng isang propeta 
na maaaring tatayo sa pintuang-daan upang sawa- 
yin sila.--Isa 29:19-21. 

Mga Pintuang-daan ng Kampo sa Ilang. Ang 
'mga pintuang-daan ng kampo ng Israel ay ang 
mga daang mapapasukan. Walang alinlangang na- 
babantayang mabuti ang mga iyon. Ang taberna- 
kulo ay nasa gitna ng kampo, anupat ang mga Levi- 
ta ay nagkakampo malapit dito; at ang 12 tribo, tatlo 
sa bawat panig, ay mas malayo naman dito. Ang ka- 
ayusang ito ay naglaan ng sapat na proteksiyon para 
sa kampo.--Exo 32:26, 27: Bil 3, tingnan ang BAN- 
TAY NG PINTUANG-DAAN. 

Mga Pintuang-daan ng Jerusalem. Kung 
tungkol sa mga pintuang-daan ng Jerusalem, maka- 
bubuting alalahanin na, mula nang ito ay mabihag 
ni David, ang lunsod ay sumulong at lumawak, anu- 
pat may ilang pader o karagdagang mga bahagi ng 
pader ang itinayo. Pagtuunan natin ng pansin ang 
mga pintuang-daan na binanggit sa aklat ni Nehe- 
mias, na nagbibigay ng pinakakumpletong paglala- 
rawan o talaan. Ang mga pintuang-daan na binang- 
git sa rekord ni Nehemias ay mga pintuang-daan na 
dati nang nasa pader na itinayo bago pa ang ikawa- 
long siglo B.C.E. at nasa pader na nakapalibot sa 
“ikalawang purok.” (2Ha 22:14: 2Cr 34:22: Zef 1:10) 
Ang “ikalawang purok” ay isang hilagaang bahagi 
ng lunsod na kahangga ng pader ni Hezekias sa K at 
ng bahagi ng H (2Cr 32:5) at karugtong ng pader 
ni Manases, na tuluy-tuloy hanggang sa HS at S. 
(2Cr 33:14) Ito ay nasa H ng mas naunang lunsod 


PINTUANG-DAAN 


at pader, ngunit lumilitaw na hindi ito sumaklaw 
hanggang sa K gaya ng naunang pader. 

Pader ni Nehemias. Sa ulat ni Nehemias tung- 
kol sa muling pagtatayo ng pader ng lunsod (Ne 3), 
nagsimula siya sa Pintuang-daan ng mga Tupa at 
nagpatuloy nang pakaliwa. Susundan natin ang pa- 
mamaraang ito sa talaan natin sa ibaba, anupat 
isisingit natin ang mga pintuang-daan na hindi 
binanggit sa ulat ng muling pagtatayo ngunit bi- 
nanggit sa paglalarawan ng prusisyon ng pagpapa- 
sinaya (Ne 12), pati ang mga pintuang-daan na bi- 
nanggit sa ibang teksto, ang ilan sa mga iyon ay 
ibang pangalan lamang ng mga pintuang-daan na 
nasa rekord ni Nehemias. 

Pintuang-daan ng mga Tupa. Ang Pintuang- 
daan ng mga Tupa ay muling itinayo ni Eliasib na 
mataas na saserdote at ng mga kasamang saserdo- 
te. (Ne 3:1, 32, 12:39) Ipinahihiwatig nito na mala- 
pit ito sa lugar ng templo. Malamang na ito ay nasa 
pader ng ikalawang purok, ang bahaging itinayo 
ni Manases (tingnan ang “Pintuang-daan ng mga 
Isda”), sa HS sulok ng lunsod o malapit doon. Maaa- 
ring ganito ang ipinangalan sa pintuang-daang ito 
dahil dito idinaraan ang mga tupa at mga kambing 
para sa paghahain o marahil ay ipinangalan ito sa 
isang kalapit na pamilihan. Malamang na ang “pin- 
tuang-daan ng mga tupa” na binanggit sa Juan 
5:2 ay ang Pintuang-daan ng mga Tupa na ito 
o isang pintuang-daan noong dakong huli na ka- 
tumbas nito, sapagkat iyon ay nasa kapaligiran ding 
ito, malapit sa tipunang-tubig ng Betzata. 

Pintuang-daan ng mga Isda. [Lumilitaw na 
nagtayo si Hezekias ng isang bahagi ng pader sa pa- 
libot ng ikalawang purok hanggang sa Pintuang- 
daan ng mga Isda. (2Cr 32:5: 33:14) Sa mga ulat ni 
Nehemias tungkol sa muling pagtatayo at sa prusis- 
yon, ang Pintuang-daan ng mga Isda ay nasa K ng 
Pintuang-daan ng mga Tupa, marahil ay malapit sa 
H dulo ng Libis Tyropoeon. (Ne 3:3, 12:39) Bina- 
banggit ito kasama ng ikalawang purok sa Zefanias 
1:10. Maaaring ito ang ipinangalan sa pintuang- 
daang ito dahil malapit ito sa pamilihan ng mga isda 
kung saan nagbibili ng mga isda ang mga taga- 
Tiro.--Ne 13:16. 

Pintuang-daan ng Matandang Lunsod. Ang 
Pintuang-daan ng Matandang Lunsod ay nasa 
HK panig ng lunsod sa pagitan ng Pintuang-daan 
ng mga Isda at ng Pintuang-daan ng Efraim. (Ne 
3:6, 12:39) Sa Hebreo, ang pintuang-daang ito ay ti- 
natawag lamang na “Pintuang-daan ng Matanda,” 
anupat ang salitang “lunsod” ay idinagdag lamang 
ng ilang tagapagsalin. Iminumungkahi na ang pa- 
ngalang ito ay hinalaw sa pagiging pangunahing 
H pasukan nito patungo sa matandang lunsod. Ma- 


926 


aaring ito ay nasa pinagsasalubungan ng Malapad 
na Pader (na naging H hangganan ng matandang 
lunsod) at ng T na dulo ng K pader ng ikalawang 
purok. Iniisip ng ilan na ito rin ang “Unang Pintu- 
ang-daan” na binanggit ni Zacarias. Waring ang ti- 
nutukoy niya ay ang S-K hanggahan ng lunsod 
nang sabihin niyang “mula sa [1] Pintuang-daan ng 
Benjamin hanggang sa dako ng [2] Unang Pintu- 
ang-daan, hanggang sa [3] Panulukang Pintuang- 
daan,” at ang H-T na hanggahan naman nang sabi- 
hin niyang “mula sa Tore ng Hananel hanggang sa 
mga pisaang tangke ng hari.” (Zac 14:10) Iniuugnay 
naman ng iba ang Pintuang-daan ng Matandang 
Lunsod sa “Gitnang Pintuang-daan” na binanggit sa 
Jeremias 39:3. Tinatawag naman ng iba ang Pintu- 
ang-daan ng Matandang Lunsod na ito na “Pintu- 
ang-daan ng Mishneh” at ipinapalagay na ito ay 
nasa K pader ng ikalawang purok. 

Pintuang-daan ng Efraim. Ang Pintuang-daan 
ng Efraim ay nasa Malapad na Pader na 400 siko 
(178 m; 583 piye) sa S ng Panulukang Pintuang- 
daan. (2Ha 14:13, 2Cr 25:23) Ito ay isang labasan 
sa H sa direksiyon ng teritoryo ng Efraim. Ito rin ay 
iniuugnay ng ilang mananaliksik sa Gitnang Pintu- 
ang-daan (Jer 39:3), ang iba naman ay sa Unang 
Pintuang-daan. (Zac 14:10) Ipinapalagay na ito ang 
(o katumbas ng) Gennath o Pintuang-daan ng Har- 
din na binanggit ng Judiong istoryador na si Jose- 
phus. (The Jewish War, V, 146 [iv, 2]) Malapit sa 
Pintuang-daan ng Efraim ay may liwasan kung 
saan gumawa ng mga kubol ang bayan upang ipag- 
diwang ang Kapistahan ng mga Kubol noong pana- 
hon ni Nehemias. (Ne 8:16) Ang pintuang-daang ito 
ay hindi binanggit sa teksto ni Nehemias tungkol sa 
muling pagtatayo, maliwanag na dahil hindi ito na- 
ngailangan ng malaking pagkukumpuni. 

Panulukang Pintuang-daan. Maliwanag na 
ang pader na ito ay nasa HK sulok ng pader ng lun- 
sod, sa K ng Pintuang-daan ng Efraim. (2Ha 14:13, 
2Cr 25:23) Ito ay nasa S panig ng Libis ng Hinom, 
lumilitaw na nasa K pader ng matandang lunsod sa 
dako kung saan dumurugtong ito sa Malapad na Pa- 
der. Nagtayo si Uzias ng isang tore sa tabi ng pin- 
tuang-daang ito, hindi sinasabi kung ito rin ang 
Tore ng mga Lutuang Pugon. (2Cr 26:9) Waring ka- 
puwa tinutukoy ni Jeremias at ni Zacarias ang Pa- 
nulukang Pintuang-daan bilang nasa kanluraning 
gilid ng lunsod.---Jer 31:38, Zac 14:10. 

Wala nang iba pang pintuang-daan ang inilara- 
wan na nasa K pader mula sa Panulukang Pintu- 
ang-daan hanggang sa Pintuang-daan ng Libis sa 
TK pader, walang alinlangang ito ay dahil sa mata- 
rik na dalisdis ng Libis ng Hinom, anupat di-prakti- 
kal na maglagay ng iba pang pintuang-daan doon. 
Ang Panulukang Pintuang-daan ay hindi lumilitaw 


927 


sa mga ulat ni Nehemias, maaaring ang dahilan din 
ay sapagkat hindi ito nangailangan ng malaking 
pagkukumpuni. Binabanggit ng ulat ang tungkol sa 
pagkukumpuni ng Tore ng mga Lutuang Pugon, na 
waring isang bahagi ng Panulukang Pintuang-daan 
o malapit doon.---Ne 3:11. 

Pintuang-daan ng Libis. Sa TK bahagi ng 
pader ng lunsod, ang Pintuang-daan ng Libis ay pa- 
tungo sa Libis ng Hinom. Ang “pintuang-daan ng 
mga Essene” na binanggit ni Josephus ay maaaring 


MGA 
PINTUANG-DAAN 
ng 
JERUSALEM 


Pader ni Hezekias 


Pader ni Manases 


PINTUANG-DAAN 


a 


K3 


Ang mga numero ay tumutukoy sa 
kasalukuyang taas ayon sa metro 


t 
CI 


PINTUANG-DAAN NG 
MATANDANG LUNSOD 
PINTUANG-DAAN sa Hilaga 

NG EFRAIM 


ARAAAALLL TITA 
By 


Tore ng mga 
Lutuang Pugon 


PANULUKANG 'y 


PINTUANG-DAAN Malapad IN 
na Pader Liwasan 


NG MGA ISDA nL 
Na 


Naunang Pader 


PINTUANG-DAAN 


narito o kalapit nito. (The Jewish War, V, 145 [iv, 2]) 
Sa programa ni Uzias ng pagpapatibay ng lunsod, 
nagtayo siya ng isang tore sa tabi ng pintuang- 
daang ito. (2Cr 26:9) Lumabas si Nehemias mula sa 
Pintuang-daan ng Libis nang siyasatin niya ang si- 
rang pader, anupat pasilangan siyang tumungo sa 
Libis ng Hinom sakay ng alagang hayop at pagka- 
tapos ay umahon patungong Libis ng Kidron, nang 
bandang huli ay muli siyang pumasok sa lunsod na 
dumaraan sa pintuang-daan ding iyon. (Ne 2:13-15) 


Tore ng 

Hananel 

Tore ng Mea 

a PINTUANG-DAAN 
v NG MGA TUPA 


PINTUANG-DAAN 
NG BANTAY 


2 
to astilyo 


IKALAWANG 
PUROK 


PINTUANG-DAAN 
NG PAGSISIYASAT 


PINTUANG-DAAN 
NG MGA KABAYO 


OPEL A 
N 


g L Ka 
Ni | PINTUANG-DAAN NG TUBIG 
SOL L o Bukal ng Gihon 


a 
1 


n 
1 
i 
i 
' 
1 
' 


LUNSOD NI DAVID?” 


/ 
PINTUANG-DAAN 
NG LIBIS 
Ko 4 


ri 
' 
i 
` 
s 
` 


o s 
$ ` -PINTUANG-DAAN NG BUKAL 


Hardin ng Hari 


KS PINTUANG-DAAN NG 
MGA BUNTON NG ABO 


A; 
n o m 


670 


o En-rogel 


PINTUANG-DAAN 


Bagaman hindi binanggit, lumilitaw na ang Pintu- 
ang-daan ng Libis ang dako kung saan nagsimula 
ang prusisyon ng pagpapasinaya, anupat isang gru- 
po ang nagmartsa pakaliwa sa palibot ng mga pader 
na dumaraan sa Pintuang-daan ng mga Bunton ng 
Abo at ang isa naman ay pakanan na dumaraan sa 
Panulukang Pintuang-daan at sa Tore ng mga Lutu- 
ang Pugon.---Ne 12:31-40. 

Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo. Ang 
pintuang-daang ito ay kilala rin bilang ang Pintu- 
ang-daan ng mga Basag na Palayok at tinatawag na 
Pintuang-daan ng Dumi sa maraming Bibliya, ba- 
tay sa Griegong Septuagint at Latin na Vulgate. (Ne 
2:13, 12:31, Jer 19:2) Waring ipinahihiwatig ng pag- 
lalarawan ni Nehemias na ito ay 1,000 siko (445 m; 
1,458 piye) sa S ng Pintuang-daan ng Libis. (Ne 3: 
13, 14) Ito ay nasa TS panulukan ng pader ng lun- 
sod at patungo sa Libis ng Hinom malapit sa kung 
saan ito sumasanib sa Libis ng Tyropoeon. Mula sa 
pintuang-daang ito ay narating ang Topet sa Libis 
ng Hinom niyaong mga idolatrosong nagsusunog 
ng kanilang mga anak sa apoy kay Baal. (Jer 19:1-6) 
Ito rin ang pintuang-daan kung saan dumaan si Je- 
remias at ang ilan sa matatandang lalaki at mga sa- 
serdote ng Israel at naghayag siya ng kapahamakan 
sa Jerusalem, anupat binasag niya ang isang luwad 
na prasko upang ilarawan ang pagbasag ng Diyos sa 
bayan dahil sa kanilang paglilingkod sa ibang mga 
diyos.---Jer 19:1-3, 10, 11. 

Ang pangalang “Pintuang-daan ng mga Basag na 
Palayok” ay maaaring ibinigay dahil sa mga bibinga 
ng mga kagamitang luwad na itinatapon malapit 
doon bilang basura, o dahil dinudurog doon ang 
mga bibinga ng mga kagamitang luwad, anupat ang 
pulbos mula roon ay ginagamit upang gumawa 
ng semento para sa pagpapalitada ng mga imba- 
kang-tubig (gaya ng ginawa nitong kalilipas na mga 
panahon lamang malapit sa isang tipunang-tubig 
sa TK panulukan ng lunsod). Gayundin, maaaring 
nagkaroon ng industriya ng pagpapalayok malapit 
sa pintuang-daang ito, sapagkat noon ay may luwad 
sa kalapit na Libis ng Hinom at may suplay rin ng 
tubig sa bukana ng Libis ng Tyropoeon at sa bukal 
na tinatawag na En-rogel. (Ihambing ang Jer 18:2, 
19:1, 2.) Mula noong ikaapat na siglo C.E., ang “pa- 
rang ng magpapalayok” (Mat 27:7, 8) ay karaniwan 
nang itinuturing na nasa T na panig ng Libis ng Hi- 
nom. 

Pintuang-daan ng Bukal. Ang pintuang-daang 
ito ay tinawag nang gayon sapagkat ito ay isang 
daan na patungo sa isang kalapit na bukal, marahil 
ang En-rogel, na nasa ibaba ng pinagsasalubungan 
ng Libis ng Kidron at ng Libis ng Hinom. Malamang 
na ang pintuang-daang ito ay nasa T na dulo ng 


928 


S burol ng lunsod (samakatuwid nga, sa timugang 
dulo ng “Lunsod ni David”). (Ne 2:14: 3:15: 12:37) 
Ang Pintuang-daan ng Bukal ay isang kumbinyen- 
teng labasan patungong En-rogel para sa mga na- 
ninirahan sa Lunsod ni David, samantalang ang 
Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo, di-kalayu- 
an sa dakong TK, ay palabas din tungo sa En-rogel 
at malamang na mas mabuting labasan para sa 
mga tumatahan sa Libis ng Tyropoeon at sa TK bu- 
rol ng lunsod. 

Pintuang-daan ng Tubig. Maaaring ang pa- 
ngalan ng pintuang-daang ito ay hinalaw sa pagi- 
ging malapit nito sa o dahil ito ang daanan patungo 
sa bukal ng Gihon na nasa kalagitnaan paahon sa 
S panig ng lunsod. Ang pintuang-daang ito ay ma- 
lapit sa Opel, di-kalayuan sa lugar ng templo. (Ne 
3:26) Sa Pintuang-daan ng Tubig lumisan mula sa 
pader ang isa sa mga grupo ng prusisyon ng pagpa- 
pasinaya, anupat mula roon ay tumungo sila sa 
templo, kung saan sila nagtipon kasama ng isa pang 
grupo, lumilitaw na hindi nila binagtas ang bahagi 
ng pader ng lunsod sa dakong S ng templo. (Ne 
12:37-40) May liwasan sa harap ng pintuang-daang 
ito kung saan nagtipon ang buong bayan upang pa- 
kinggan ang pagbasa ni Ezra ng Kautusan at kung 
saan sila nagtayo ng mga kubol pagkatapos nito 
upang ipagdiwang ang Kapistahan ng mga Kubol. 
-Ne 8:1-3, 16. 

Pintuang-daan ng mga Kabayo. Ang pagku- 
kumpuni sa ibabaw ng Pintuang-daan ng mga Ka- 
bayo ay ginawa ng mga saserdote, na nagpapahiwa- 
tig na ang lokasyon nito ay malapit sa templo. (Ne 
3:28) Ipinapalagay ng ilan na ang Pintuang-daan ng 
mga Kabayo ang naglalaan ng komunikasyon sa pa- 
gitan ng dalawang bahagi ng purok ng templo at 
palasyo. Ito ang naging konklusyon nila mula sa ulat 
ng pagpatay kay Athalia, na nagsasabi na, nang 
dalhin siya ng mga kawal sa labas ng templo, “du- 
mating siya sa pasukan ng pintuang-daan ng kaba- 
yo sa bahay ng hari.” (2Cr 23:15, 2Ha 11:16) Ga- 
yunman, malamang na ito ay isang pasukan na 
patungo lamang sa bakuran ng maharlikang palas- 
yo at hindi ang Pintuang-daan ng mga Kabayo 
kung saan labas-pasok sa lunsod ang mga kaba- 
yo. Tiyakang isinama ni Nehemias ang Pintuang- 
daan ng mga Kabayo sa kaniyang paglalarawan sa 
muling pagtatayo, anupat ipinahihiwatig na ito ay 
isang pintuang-daan sa pader ng lunsod. Malamang 
na ito ay nasa TS ng lugar ng templo. (Ne 3:28, Jer 
31:40) Ang Pintuang-daan ng mga Kabayo ay hindi 
isinama sa ulat ng prusisyon ng pagpapasinaya, 
maliwanag na dahil ang isang grupo ng prusisyon 
ay lumisan mula sa Pintuang-daan ng Tubig at ang 
isa naman ay mula sa Pintuang-daan ng Bantay at 


929 


hindi lumakad sa ibabaw ng seksiyon ng pader 
sa S ng templo, kung saan naroroon ang Pintuang- 
daan ng mga Kabayo at ang Pintuang-daan ng Pag- 
sisiyasat.---Ne 12:37-40. 

Pintuang-daan ng Pagsisiyasat. Tinatawag 
ng ilan ang Pintuang-daan ng Pagsisiyasat (sa Heb., 
ham-miph-gadh') na Pintuang-daan ng Pagpipisan. 
(Ne 3:31, RS: Ro) Sa Ezekiel 43:21, ang miph-qadh' 
(ang salitang Hebreo ring ito na walang pantukoy 
na ha) ay isinasaling “takdang dako.” Ipinapalagay 
ng ilan na ito rin ang Pintuang-daan ng Bantay. 
Waring ang pagkakabanggit nito ni Nehemias sa ka- 
niyang ulat ng muling pagtatayo ay sumusuporta sa 
ideya na ito ay isang pintuang-daan sa S pader ng 
lunsod sa harap ng lugar ng templo at nasa H ng 
Pintuang-daan ng mga Kabayo. (Ne 3:27-31) Ang 
pananalita ni Nehemias na may isang panulukan sa 
pader lampas pa sa Pintuang-daan ng Pagsisiyasat 
ay mangangahulugan na ang pintuang-daang ito ay 
nasa S pader, sa T kung saan nakaharap ang pader 
(malamang na sa direksiyon ng hilagang-kanluran). 

Binabanggit ng ulat na ang gawaing pagkukum- 
puni ay ginawa “sa harap ng Pintuang-daan ng Pag- 
sisiyasat.” Ipinapalagay ng ilan na ito ay tumutukoy 
sa gawaing pagkukumpuni sa pader ng templo sa 
harap ng pintuang-daan ng templo na may gani- 
tong pangalan. Waring hindi ito ang tamang pang- 
malas, yamang ang gayunding pananalita ay gina- 
gamit may kinalaman sa Pintuang-daan ng Tubig, 
na kinikilalang isang pintuang-daan na nasa pader 
ng templo. (Ne 3:26, 31) Ang Pintuang-daan ng 
Pagsisiyasat ay hindi binanggit sa ulat ng prusisyon, 
maliwanag na dahil hindi binagtas ng mga nagma- 
martsa ang pader na nasa S ng templo. 

Pintuang-daan ng Bantay. Mula sa pintu- 
ang-daang ito (tinatawag na “pintuang-daan ng bi- 
langguan,” KJ) ay lumisan sa pader ang isang ba- 
hagi ng prusisyon ng pagpapasinaya at tumuloy sa 
templo.---Ne 12:39, 40. 

Gitnang Pintuang-daan. Nang mabutasan ng 
mga Babilonyo ang pader ng Jerusalem, ang kani- 
lang mga opisyal ng militar ay umupo sa Git- 
nang Pintuang-daan. (Jer 39:3) Malamang na ito rin 
ang Pintuang-daan ng Matandang Lunsod, yamang 
ang pintuang-daang ito, nasa pinagsasalubungan 
ng Malapad na Pader, ng H pader ng matandang 
lunsod, at ng K pader ng ikalawang purok, ay nasa 
gitna o mataas na posisyon. Gayunman, nagkakai- 
ba-iba ang mga opinyon, at ang ilan ay pumapabor 
na iugnay ito sa Pintuang-daan ng Efraim o sa Pin- 
tuang-daan ng mga Isda. 

Pintuang-daan ng Benjamin. [Iniuugnay ng 
ilan ang Pintuang-daan ng Benjamin sa Pintu- 
ang-daan ng mga Tupa. Ang lokasyong ito ay tu- 


PINTUANG-DAAN 


tugma sa mga kalagayan nang tangkain ni Jere- 
mias na lumabas patungo sa teritoryo ng Benjamin, 
maliwanag na patungong Anatot, na nasa HS ng 
Jerusalem. (Jer 37:11-13) Nakaupo si Zedekias sa 
Pintuang-daan ng Benjamin nang lapitan siya ni 
Ebed-melec at nakiusap alang-alang kay Jeremias. 
(Jer 38:7, 8) Makatuwiran lamang na ang hari 
ay naroon malapit sa dako na lubhang nanganga- 
nib noong panahon ng pagkubkob ng Babilonya. 
Ang Pintuang-daan ng mga Tupa sa H ng lunsod 
ang magiging pinakananganganib sa pagsalakay ng 
mga Babilonyo. Gayunman, naniniwala ang ilan na 
ang Pintuang-daan ng Benjamin ay ang Pintuang- 
daan ng Pagsisiyasat. 

Iba pang mga pintuang-daan na binanggit. 
Nang tumakas si Haring Zedekias mula sa mga Ba- 
bilonyo, lumabas siya “sa daan ng pintuang-daan sa 
pagitan ng doblihang pader na nasa tabi ng hardin 
ng hari.” (Jer 52:7, 8: 39:4) Talagang hindi matiyak 
ang pagkakakilanlan ng “doblihang pader.” Gayun- 
man, ayon sa nalalaman sa kasalukuyan, alinman 
sa Pintuang-daan ng mga Bunton ng Abo o sa Pin- 
tuang-daan ng Bukal ay maaaring tumugma sa 
mga kalagayang inilarawan sa Kasulatan, yamang 
ang dalawang ito ay malapit sa hardin ng hari. 
--2Ha 25:4, 5. 

Tinukoy sa 2 Hari 23:8 ang “matataas na dako ng 
mga pintuang-daan na nasa pasukan ng pintuang- 
daan ni Josue, ang pinuno ng lunsod, na nasa kali- 
wa kapag ang isang tao ay pumapasok sa pintuang- 
daan ng lunsod.” Dito, ang “pintuang-daan ni Josue” 
ay hindi pangalan ng isang pintuang-daan ng lun- 
sod kundi maliwanag na isang pintuang-daan na 
nasa loob ng mga pader ng lunsod at patungo sa ta- 
hanan ng gobernador, anupat nasa kaliwa kapag 
ang isang tao ay pumapasok sa pintuang-daan ng 
lunsod. 

Mga Pintuang-daan ng Templo. Silangang 
Pintuang-daan. Binabanggit sa atin ng ulat ni Nehe- 
mias tungkol sa muling pagtatayo na ang tagapag- 
ingat ng Silangang Pintuang-daan ay nakibahagi sa 
gawaing pagkukumpuni. (Ne 3:29) Kaya ang Si- 
langang Pintuang-daan ay hindi tinutukoy bilang 
isang pintuang-daan sa pader ng Jerusalem, gaya 
ng iniisip ng ilan. Maaaring ang Silangang Pintu- 
ang-daan ay humigit-kumulang kahanay ng Pintu- 
ang-daan ng Pagsisiyasat sa pader ng lunsod. Mali- 
wanag na ang pintuang-daang ito ang binabanggit 
sa 1 Cronica 9:18 bilang “pintuang-daan ng hari sa 
dakong silangan, yamang ito ang pintuang-daan 
kung saan pumapasok o lumalabas ang hari mula sa 
templo. 

Pintuang-daan ng Pundasyon. Isang pintuang- 
daan ng templo, hindi tiyak kung saan ang lokasyon 
nito.---2Ha 11:6, 2Cr 23:5. 


PINTUANG-DAAN 


“Mataas na pintuang-daan ng bahay ni Jehova.” 
Maaaring ito ay isang pintuang-daan na patungo sa 
pinakaloob na looban, posibleng ang “bagong pintu- 
ang-daan ni Jehova,” kung saan nilitis si Jeremias, 
gayundin kung saan binasa ng kalihim ni Jeremias 
na si Baruc ang balumbon sa harap ng bayan. (Jer 
26:10: 36:10) Maaaring tinawag ito ni Jeremias na 
“bagong pintuang-daan” dahil hindi pa ito kasintan- 
da ng iba, posibleng ito ang “mataas na pintuang- 
daan ng bahay ni Jehova” na itinayo ni Haring Jo- 
tam.---2Ha 15:32, 35, 2Cr 27:3. 

“Mataas na Pintuang-daan ng Benjamin, na nasa 
bahay ni Jehova.” Malamang na isang pintuang- 
daan na patungo sa pinakaloob na looban, sa H pa- 
nig ng templo.--Jer 20:2, ihambing ang Eze 8:3, 
9:2. 

Magandang Pintuang-daan. Isang pintuan ng 
templo na muling itinayo ni Herodes na Dakila, 
dito pinagaling ni Pedro ang isang lalaking pilay 
mula pa sa bahay-bata ng kaniyang ina. (Gaw 3:1- 
10) Iniuugnay ng isang tradisyon ang pintuang- 
daang ito sa umiiral na Ginintuang Pintuang-daan 
sa pader ng lunsod, ngunit maaaring ang Magan- 
dang Pintuang-daan ay isang pinakaloob na pintu- 
ang-daan ng lugar ng templo, posibleng katumbas 
ng sinaunang “Silangang Pintuang-daan.” Sinasabi 
ng ilan na maaaring ito ay isa sa mga pintuang- 
daan sa S ng gusali mismo ng templo, anupat pa- 
tungo sa Looban ng mga Babae, isang pintuang- 
daan na inilarawan ni Josephus bilang 50 siko 
(22 m, 73 piye) ang taas at may mga pinto na yari 
sa tanso ng Corinto. 

Ang iba pang mga pintuang-daan na binanggit 
ay ang “pintuang-daan sa likuran ng mga mana- 
nakbo” at ang “pintuang-daan ng mga mananakbo.” 
Ang mga ito ay mga pintuang-daan ng templo, hin- 
di tiyak kung saan ang lokasyon ng mga ito.---2Ha 
11:6, 19. 

Nang tinutukoy ang templo na muling itinayo ni 
Haring Herodes na Dakila, ang Judiong Mishnah 
(Middot 1:3) ay bumabanggit lamang ng limang 
pintuang-daan patungo sa Temple Mount, samaka- 
tuwid nga, sa pader na nakapalibot sa buong liwa- 
san ng lugar ng templo. Ang mga ito ay: ang 
dalawang Pintuang-daan ng Hulda sa T, ang Pintu- 
ang-daan ng Kiponus sa K, ang Pintuang-daan ng 
Tadi (Todi) sa H, at ang Silanganing Pintuang-daan, 
na dito ay nakalarawan ang Palasyo ng Susan. Sa 
kabilang dako, si Josephus ay bumabanggit ng apat 
na pintuang-daan sa K. (Jewish Antiquities, XV, 410 
[xi, 5]) Sa ngayon, ang apat na pintuang-daang ito 
ay natukoy na ng arkeolohikal na pagsusuri. Mula 
sa T hanggang sa H, ang mga ito ay: ang pintuang- 
daan na patungo sa ibabaw ng Robinson's Arch 
hanggang sa mga hagdan na pababa sa Libis ng 


930 


Tyropoeon, ang Barclay Gate na kapantay ng lansa- 
ngan, ang pintuang-daan na patungo sa ibabaw ng 
Wilson's Arch, sumusuhay sa isang tulay sa ibabaw 
ng Libis ng Tyropoeon, at ang Warren Gate, kapan- 
tay rin ng lansangan. Maiuugnay ang Pintuang- 
daan ng Kiponus alinman sa Barclay Gate o sa pin- 
tuang-daan sa ibabaw ng Wilson's Arch. 

Isinasaad pa ng Mishnah na may pitong pintu- 
ang-daan noon patungo sa looban na nakapalibot sa 
templo.---Middot 1:4: tingnan ang TEMPLO. 

Makasagisag na mga Paggamit. Ang “mga 
pintuang-daan ng katuwiran” at ang “pintuang- 
daan ni Jehova,” kung saan pumapasok ang 
mga matuwid, ay binabanggit sa Awit 118:19, 20. 
--Ihambing ang Mat 7:13, 14. 

Kapag namatay ang isang tao, sinasabing siya ay 
pumasok sa “mga pintuang-daan ng kamatayan.” 
(Aw 9:13, 107:18) Siya ay napasa karaniwang libi- 
ngan ng sangkatauhan kung kaya masasabing pu- 
masok siya sa mga pintuang-daan ng Sheol-Hades. 
(Isa 38:10: Mat 16:18) Yamang nasa kay Jesu-Kristo 
ang mga susi ng kamatayan at ng Hades (Apo 1:18), 
taglay ng kaniyang kongregasyon ang katiyakan na 
hindi sila aalipinin ng kamatayan at Hades magpa- 
kailanman. Ipinakita ng apostol na si Pablo na ang 
lahat ng mga ito ay mamamatay, paroroon sa ka- 
matayan at Hades, gaya ni Kristo na kinalagan ng 
Diyos mula sa mga hapdi ng kamatayan at hindi ini- 
wan sa Hades. (Gaw 2:24, 31) Dahil sa pagkabuhay- 
muli, ang kamatayan at Hades ay hindi lubusang 
magtatagumpay laban sa kongregasyon ni Kristo. 
— 1Co 15:29, 36-38, 54-57. 

Dahil muling itatatag ng bayan ng Diyos ang da- 
lisay na pagsamba sa Sion kapag isinauli sila roon, 
ang kaniyang mga pintuang-daan ay tatawaging 
Kapurihan. Ang mga pintuang-daan ng Sion ay pa- 
nanatilihing bukas upang ipasok ang yaman ng 
mga bansa, anupat hindi natatakot na mapapasaila- 
lim ng kontrol ng kaaway.--Isa 60:11, 18. 

Si Ezekiel ay binigyan ng isang pangitain ng isang 
lunsod na tatawaging “Si Jehova Mismo ay Naroro- 
on,” anupat may 12 pintuang-daan na pinangalanan 
ayon sa 12 tribo ng Israel. (Eze 48:30-35) Nag-uulat 
din siya ng isang detalyadong pangitain ng isang 
templo pati ang iba't ibang pintuang-daan nito. 
--Fze 40-44. 

Ang banal na lunsod na “Bagong Jerusalem” ay 
inilalarawan na may 12 pintuang-daan na perlas, 
anupat may isang anghel na nakatalaga sa bawat 
pintuang-daan, maliwanag na bilang bantay. Ang 
mga pintuang-daang ito ay nananatiling bukas, sa- 
pagkat hindi umiiral ang gabi upang kailanganing 
isara ang mga ito. Ang kaluwalhatian at karangalan 
ng mga bansa ay dadalhin sa loob na idinaraan 
sa mga pintuang-daan ng lunsod. Bagaman bukas, 


931 


hindi makapapasok dito ang sinumang nagsasagawa 
ng kabalakyutan, karumihan, o kasuklam-suklam 
na mga bagay. Yaon lamang nananatiling malinis 
bilang mga nananaig, yaong magiging mga hari at 
mga saserdote kasama ni Kristo, ang makapapasok 
at makadaraan sa tagapaglingkod na mga anghel. 
(Apo 21:2, 12, 21-27: 22:14, 15, 2:7: 20:4, 6) Ang 
mga tao ng mga bansa sa lupa na lumalakad sa li- 
wanag ng lunsod ay pagpapalain. 


PINUNO |sa Ingles, chieftain]. Isang tao na nasa 
posisyon ng pamumuno, gaya halimbawa ng taga- 
pagmanang ulo ng isang tribo o ng isang sambaha- 
yan sa panig ng ama. Ang salitang Hebreo na na-si” 
ay isinalin ng mga tagapagsalin ng Bibliya sa iba't 
ibang paraan bilang “prinsipe,” “lider,” “tagapama- 
hala,” “pinuno.” (Tingnan ang LIDER, TAONG MAHAL, 
PRINSIPE.) “Mga pinuno” ang tawag sa mga ulo ng 
12 sambahayan sa panig ng ama, o mga tribo, ng 
Israel. (Bil 1:16, Jos 22:14) Ikinapit din ang termi- 
nong ito sa mga ulo ng 12 lipi na nagmula kay Is- 
mael. (Gen 17:20, 25:16) Ginamit ito bilang titulo 
para sa mga tagapamahalang sina Haring Solomon 
at Haring Zedekias. (1Ha 11:34, Eze 21:25) Makikita 
ang paggalang ng mga Hiteo kay Abraham sa pag- 
tawag nila sa kaniya na “isang pinuno ng Diyos,” 
o isang makapangyarihang pinuno.--Gen 23:6, tlb 
sa Rbis8. 

Noong mga araw ni Moises, mga pinuno ang na- 
ngunguna sa pagsamba at sila ang nagsisilbing ki- 
natawan ng bayan sa harap ni Moises, ng mga sa- 
serdote, at ni Jehova. Pumili si Moises ng isang 
pinuno mula sa bawat tribo (maliban sa tribo ni 
Levi) upang tiktikan ang Lupang Pangako. Nakaim- 
pluwensiya nang husto sa bayan ang masamang 
ulat ng sampung di-tapat na tiktik. (Bil 13:2-16, 25- 
33) Dalawang daan at limampung pinuno mula sa 
mga anak ni Israel ang sumama sa paghihimagsik 
na pinangunahan ni Kora para agawin ang pagkasa- 
serdote mula sa sambahayan ni Aaron. (Bil 16:2, 10, 
17, 35) Nakibahagi ang mga pinuno sa pakikipagti- 
pan ng Israel sa mga Gibeonita. (Jos 9:15, 18) Mata- 
pos akayin ni Josue ang Israel papasok sa Canaan at 
matapos nilang talunin ang mga bansa roon, ang 
mga pinuno ay gumanap ng prominenteng papel sa 
paghahati-hati ng lupain. (Bil 34:18, Jos 14:1) Si 
Eleazar, na anak ni Aaron, ay inatasan bilang pinu- 
no ng mga ulo ng mga sambahayan sa panig ng 
ama na mula sa tribo ni Levi, anupat naging “pinu- 
no ng mga pinuno.” (Bil 3:32) Tinipon ni Haring So- 
lomon sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng 
mga tribo noong panahong ipag-utos niya na dal- 
hin ang kaban ng tipan sa bagong-tayong templo. 
— 1Ha 8:1. 

Dapat magpakita ang mga Israelita ng nararapat 
na paggalang sa pinuno, anupat hindi nila siya da- 


PINUNO 


pat pagsalitaan nang may pang-aabuso. (Exo 22:28) 
Noong nililitis ang apostol na si Pablo sa harap ng 
Sanedrin, iniutos ng mataas na saserdoteng si Ana- 
nias sa mga nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin 
ito sa bibig. Nang magkagayon ay sinabi ni Pablo sa 
kaniya: “Sasaktan ka ng Diyos, ikaw na pinaputing 
pader,” palibhasa'y hindi niya alam na mataas na 
saserdote pala ang kausap niya. Nang itawag-pansin 
ito sa kaniya, sinabi niya: “Mga kapatid, hindi ko 
alam na siya ay mataas na saserdote. Sapagkat 
nasusulat, ‘Huwag kang magsasalita nang nakapi- 
pinsala sa isang tagapamahala ng iyong bayan.” 
--Gaw 23:1-5. 

Bagaman ang mga pinuno ay dapat igalang, obli- 
gado pa rin silang sumunod sa kautusan ng Diyos. 
Kapag nagkasala sila laban sa Kautusan, kailangan 
nilang sundin ang mga tuntunin nito para sa ga- 
yong mga pagkakasala. Dahil sa kanilang mabigat 
na pananagutan at sa magiging epekto ng kanilang 
paggawi, halimbawa, at impluwensiya sa ibang tao, 
naiiba ang mga handog ukol sa kasalanan na kaila- 
ngan nilang ibigay para sa kani-kanilang di-sina- 
sadyang paglabag sa utos ng Diyos. Halimbawa, ang 
mataas na saserdote ay maghahandog ng isang gu- 
yang toro, ang pinuno ay dapat maghandog ng 
isang lalaking anak ng kambing, at ang ordinaryong 
mamamayan naman ay dapat maghandog ng isang 
babaing kambing o isang babaing kordero.---Lev 4: 
3, 22, 23, 27, 28, 32. 

Pangitain ni Ezekiel. Sa kaniyang hula sa Eze- 
kiel kabanata 44 hanggang 48, nabanggit ni Eze- 
kiel ang isang pinuno. Sa pangitaing ito, inilarawan 
niya ang isang pahabang lupaing pampangasiwaan 
na nagsisimula sa silanganing hanggahan sa may 
Ilog Jordan at Dagat na Patay at umaabot sa Kanlu- 
raning Dagat, o Dagat Mediteraneo. Kaagapay nito 
sa dakong hilaga at timog ang mga seksiyon ng lu- 
pain na iniatas sa mga tribo ng Israel. Sa loob ng 
pahabang lupaing ito ay may isang seksiyon na 
25,000 siko (13 km, 8 mi) kuwadrado at tinatawag 
na abuloy, na nahahati naman sa tatlong seksiyon: 
Ang hilagaang seksiyon ay iniatas sa di-saserdoteng 
mga Levita, nasa gitnang seksiyon ang santuwaryo 
ni Jehova, at nasa pinakatimugang seksiyon naman 
ang lunsod. (Tingnan ang BANAL NA ABULOY, SIKO.) 
Maliwanag na “ang pinuno” ang namamahala sa 
lunsod. 

Kapansin-pansin na sa pangitain, ang lunsod ay 
nakahiwalay sa templo, o santuwaryo. Karagdagan 
pa, “ang pinuno" ay hindi isang saserdote, dahil mga 
saserdote ang naghahain ng kaniyang 'buong han- 
dog na sinusunog at mga haing pansalu-salo.” (Eze 
46:2) Kung gayon, sa katuparan ng pangitain ni 
Ezekiel, ang lunsod ay hindi lumalarawan sa maka- 
langit na pamahalaan ni Jesu-Kristo at ng kaniyang 
kasamang mga hari at mga saserdote. Sa halip, 


PINUNONG TAGAPANGASIWA 


waring lumalarawan ito sa isang makalupa at naki- 
kitang pangangasiwa sa ilalim ng patnubay ng ma- 
kalangit na Kaharian. Kasuwato nito, “ang pinuno” 
naman ay kumakatawan sa mga nakikita at 'mala- 
prinsipeng inatasang kinatawan ng makalangit na 
pamahalaan.--Aw 45:16: Isa 32:1, 2. 


PINUNONG TAGAPANGASIWA [sa Ingles, 
quartermaster}. Posibleng ang opisyal na nanganga- 
siwa sa mga rasyon at mga suplay para sa mga pu- 
lutong. Ang isang literal na salin ng Hebreong sar 
menu-chah' ay “prinsipe ng pahingahang-dako” at 
maaari itong tumukoy sa isa na nangangasiwa sa 
mga tuluyan ng hari kapag ito'y nasa isang kampan- 
ya o paglalakbay. Bilang pinunong tagapangasiwa ni 
Haring Zedekias ng Juda, sinamahan ni Seraias si 
Zedekias sa paglalakbay patungong Babilonya no- 
ong ikaapat na taon ng paghahari nito, anupat dala- 
dala niya ang nakasulat na hula ni Jeremias laban sa 
Babilonya. Pagkatapos niya itong basahin nang ma- 
lakas sa lunsod na iyon, itinali ito ni Seraias sa isang 
bato at inihagis sa Eufrates, bilang sagisag ng pag- 
bagsak ng Babilonya sa hinaharap, anupat hindi na 
iyon muling lilitaw.---Jer 51:59-64. 


PIPA. Isang malatubong panugtog na hinihipan 
(Gen 4:21). 

Palibhasa'y hindi ito inilalarawan ng Bibliya, hindi 
matiyak ang eksaktong pagkakakilanlan ng panug- 
tog na sa Hebreo ay tinatawag na u-ghav/ gayun- 
man, karaniwang isinasalin ng makabagong mga 
salin ng Bibliya ang salitang Hebreong ito bilang 
“pipa.” (Job 21:12, 30:31, Aw 150:4; AS, Da, NW, RS) 
Kaya naman, ang pipa ang kauna-unahang panug- 
tog na hinihipan (malamang, isang woodwind) na 
binanggit sa Kasulatan. Si Jubal, ang ikapitong sa- 
linlahi mula kay Adan, ay ipinakikilala bilang ang 
"nagpasimula [sa literal, ama] ng lahat niyaong hu- 
mahawak ng pipa [o, plawta]. (Gen 4:21, tlb sa 
Rbi8) Posibleng ipinahihiwatig nito ang pagtatatag 
ng isang propesyon, maaaring ng mga bihasang 
manggagawa na gumagawa ng mga panugtog na 
ito o niyaong mga tumutugtog ng mga ito. 

Bagaman ang “u-ghav' ay hindi kailanman itinala 
bilang isa sa mga panugtog sa templo, naniniwala 
ang ilang iskolar na ang pangalang ito ay naging 
isang pangkalahatang termino, anupat tumutukoy 
sa anumang panugtog na woodwind. Gayunman, 
noong una, maaaring tumutukoy ito sa isang espe- 
sipikong panugtog, marahil ang plawta o posibleng 
isang hilera ng mga pipa na iba-iba ang tono anupat 
ang isang dulo ng mga ito ay sarado, at ang kabi- 
lang mga dulo naman na nakabukas ay hinihipan. 
Maaaring ang panugtog sa orkestra ni Nabucodono- 
sor na espesipikong tinukoy sa pamamagitan ng sa- 
litang Aramaiko na mash-roh-gi” (“pipa,” Dan 3:5, 7, 


932 


10, 15; AT, Da, Mo, NW, RS) ay katumbas ng He- 
breong “u-ghav. 


PIPINO [sa Heb., qish:shu-ah'|. Kabilang ang 
pipino sa mga pagkain ng Ehipto na lubhang nina- 
sa ng nagrereklamong mga Israelita at haluang pu- 
lutong, kasama ang pakwan, puero, sibuyas, at ba- 
wang. (Bil 11:5) Palibhasa'y minamalas ng ilang 
iskolar na masyadong pangkaraniwan ang pipino 
upang nasain nang gayon, iminumungkahi nila na 
malamang na melon (Cucumis melo) ang tinutu- 
koy. Gayunman, pipino ang tinutukoy ng katibayan 
mula sa nauugnay na mga wika, gayundin yaong 
mula sa maagang mga salin. 

Ang pipino ay tumutubo bilang isang mahaba at 
gumagapang na baging na may mga bulaklak na di- 
law o maputi. Ang bunga ng karaniwang pipino 
(Cucumis sativus) ay may balat na makinis at ber- 
de hanggang mangasul-ngasul na berde, at may 
mabutong ubod sa loob na kulay puting maberde- 
berde. Ang natutubigang-mainam na mga pam- 
pang ng Nilo at ang mahamog na lupain ng Palesti- 
na, lakip ang init ng araw, ay angkop na angkop sa 
pagtubo ng halamang ito na malawakang itinata- 
nim sa mga bansang iyon. 

Naging kaugalian noon na magtayo ng isang ku- 
bol o kubo sa mga hardin ng gulay o sa mga ubasan 
upang masilungan ng bantay na nagsasanggalang 
sa mga ani ng bukid laban sa mga magnanakaw at 
mga hayop na sumasalakay. Kung ang kubo ay ka- 
tulad niyaong mga ginamit nitong mga panahong 
kalilipas lamang, maituturing na isa itong marupok 
na istraktura na binubuo ng apat na patayong poste 
na ibinaon sa lupa, na pinagdudugtung-dugtong ng 
mga pirasong pahalang. Mga sanga ang ginamit sa 
paggawa ng bubong at mga gilid, anupat kung min- 
san ay hinabi-habi ang mga ito (samakatuwid nga, 
pinagsanib-sanib ang maliliit at payat na mga sa- 
nga), samantalang ang pangunahing mga sugpu- 
ngan naman ng istraktura ay itinali sa pamamagi- 
tan ng maliliit at malalambot na sanga na ginamit 
bilang lubid. Kapag tapos na ang kapanahunan ng 
pagtatanim, ang mga kubong ito ay pinababayaan, 
at kapag nagsimula na ang hangin at ulan ng tagla- 
gas, ang mga ito ay maaaring gumiray o bumagsak 
pa nga. Kaya naman sa gitna ng pagkatiwangwang, 
makulay na inilalarawan ang Sion bilang “naiwang 
gaya ng isang kubol sa ubasan, gaya ng isang ku- 
bong bantayan sa bukid ng mga pipino.”---Isa 1:8. 

Naglalagay rin noon ng mga haligi, mga poste, 
o iba pang mga bagay sa tinamnang mga bukid 
upang magsilbing panakot sa mga hayop, at sa ga- 
yong pipi at walang-buhay na “panakot ng ibon sa 
bukid ng mga pipino” inihalintulad ng propetang si 
Jeremias ang mga imahen na ginagawa ng idolatro- 
song mga bansa.---Jer 10:5. 


933 


PIRAM [Sebra]. Ang Amoritang hari ng Jarmut 
noong panahong pumasok ang Israel sa Lupang Pa- 
ngako. Sumama si Piram sa apat na iba pang Amo- 
ritang hari sa isang sabuwatan laban sa mga Gibeo- 
nita, na nakipagpayapaan kay Josue. Sa sumunod 
na pagbabaka, nanganlong si Piram at ang iba pang 
mga hari sa isang yungib sa Makeda, na sinarhan 
ng mga Israelita hanggang noong matapos ang la- 
banan. Pagkatapos, si Piram at ang iba pa ay pina- 
tay, ibinitin sa mga tulos hanggang gabi, at inili- 
bing sa yungib ding iyon.---Jos 10:1-27. 


PIRATON, PIRATONITA [Ng (Mula sa) Pi- 
raton]. Ang Piraton ay isang bayan ng Efraim “sa 
bundok ng Amalekita.” Maliwanag na ang taong na- 
ninirahan sa Piraton ay nakilala bilang isang “Pira- 
tonita,” gaya ni Hilel at, nang maglaon, ni Benaias, 
na isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David. 
Dito inilibing ang anak ni Hilel na si Hukom Abdon. 
(Huk 12:13, 15, 2Sa 23:8, 30; 1Cr 11:31, 27:14) Ang 
Far'ata, na mga 10 km (6 na mi) sa K ng iminu- 
mungkahing lokasyon ng Sikem, ay iminumungka- 
hi bilang posibleng lokasyon nito. 


PIRRO [Kulay-Apoy: Malaapoy na Pula]. Isang 
taga-Berea na ang anak na si Sopatro ay sumama 
kay Pablo sa Macedonia sa bahagi ng ikatlong pag- 
lalakbay nito bilang misyonero.---Gaw 20:3, 4. 


PISAAN. Isang kasangkapang ginagamit na 
pandurog ng prutas upang lumabas ang likido 
mula rito. Yamang kasunod ng pag-aani ng mga 
ubas ang pag-aani ng mga olibo, kadalasa'y iisang 
pisaan ang ginagamit na pampiga ng katas ng 
ubas at ng langis ng olibo, bagaman mayroon ding 
isang uri ng pisaan na may mga haligi na ginaga- 
mit para sa mga olibo. 

Ang karaniwang mga pisaan ay kadalasang binu- 
buo ng dalawang mababaw at tulad-sahurang hu- 
kay na inuka sa likas na batong-apog, anupat ang 
hukay na nasa itaas ay konektado sa hukay na nasa 
ibaba sa pamamagitan ng isang maliit na lagusan. 
(Bil 18:27, 30; 2Ha 6:27) Ang mga ubas o mga olibo 
ay niyayapakan o dinudurog sa mas mataas na sa- 
huran (gath, Ne 13:15), anupat sa pamamagitan ng 
grabidad ay umaagos ang mga katas patungo sa 
mas mababang tangke (ye qev, Huk 7:25: Kaw 3:10, 
Joe 2:24; Hag 2:16). Sa Joel 3:13, lumilitaw ang da- 
lawang terminong ito: “Pumarito kayo, lumusong 
kayo, sapagkat ang pisaan ng ubas [gath] ay puno 
na. Ang mga pisaang tangke [ha-yega-vim', anyong 
pangmaramihan ng yeqgev] ay umaapaw.” Lumili- 
taw na ginagamit din noon ang terminong yeqev 
upang tumukoy sa mga pisaan na may iisang sahu- 
ran, anupat doon niyayapakan ang mga ubas at 
doon na rin natitipon ang katas. (Job 24:11: Isa 5:2, 


PISAAN 


16:10, Jer 48:33) Ang pinakasahig ng mga pisaang 
ito ay mas nakadahilig kaysa sa pangkaraniwang uri 
na may dalawang sahuran, upang matipon ang ka- 
tas sa mas mababang dulo. Kapag ang pisaan ay pa- 
haba at makitid, gaya ng isang alilisan o labangan, 
tinatawag iyon na purah’. (Isa 63:3, Hag 2:16) Tinu- 
tukoy rin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang 
pisaan ng ubas (le-nos, Mat 21:33), gayundin ang 
“tangke para sa pisaan ng ubas” (hy:po-le'ni-on, Mar 
12:1). 

Natagpuan ang isa sa gayong pisaan ng ubas, 
anupat ang mas mataas na sahuran nito ay may su- 
kat na 2.4 m (8 piye) kuwadrado at lalim na 38 sen- 
timetro (15 pulgada). Ang mas maliit na tangke na- 
man, na mga 0.6 m (2 piye) ang kababaan at kung 
saan umaagos ang katas, ay may sukat na 1.2 m 
(4 na piye) kuwadrado at lalim na 0.9 m (3 piye). Sa 
gayong pisaan ng ubas naggiik si Gideon ng kani- 
yang trigo.---Huk 6:11. 

Sa mga pisaang ito, kadalasa'y mga paa lamang 
o mabibigat na bato ang ipinandudurog sa mga pru- 
tas. Dalawa hanggang pitong manyayapak, o maaa- 
ring mas marami pa, ang gumagawang magkakasa- 
ma sa pisaan. Kaya naman kapansin-pansin ang 
sinabi ni Isaias na ang Dakilang Manyayapak, si Je- 
hova, ay mag-isang yayapak sa alilisan ng alak. (Isa 
63:3) Sa ibabaw ng mga ulo ng mga manyayapak ay 
may isang nakapahalang na biga kung saan may 
nakalawit na mga lubid na mahahawakan ng mga 
lalaki bilang pansuporta. Nakamamantsa sa pang- 
itaas na kasuutan ng mga manyayapak ang pagti- 
lamsik ng “dugo ng mga ubas.” (Gen 49:11, Isa 63:2) 
Bagaman nangangahulugan ito ng puspusang pag- 
papagal, kadalasan, ang panahon ng pagpisa sa mga 
bunga ay isang panahon ng pagsasaya, nakatu- 
tulong ang sigaw ng kagalakan at awitan upang 
mapanatili ang ritmo sa pagyapak. (Huk 9:27: Jer 
25:30, 48:33) Ang pananalitang “ng Gitit” (isinalin 
bilang “mga pisaan ng ubas” sa Griegong Septuagint 
at sa Latin na Vulgate) na lumilitaw sa superskrip- 
siyon ng tatlong Awit (8, 81, 84) ay maaaring nag- 
papahiwatig na ang mga iyon ay mga awit na nau- 
ugnay sa anihan ng ubas. 

Makasagisag na Paggamit. Sa ilang pagkaka- 
taon, ang pisaan ng ubas ay tinutukoy ng Kasulatan 
sa makasagisag na diwa. (Isa 63:2, 3; Pan 1:15) Sa 
araw ni Jehova, kapag nagkatipon ang mga pulu- 
tong sa mababang kapatagan ng pasiya, lalabas ang 
utos: “Isulong ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin 
ay hinog na. Pumarito kayo, lumusong kayo, sapag- 
kat ang pisaan ng ubas ay pundo na. Ang mga pisa- 
ang tangke ay umaapaw, sapagkat ang kanilang ka- 
samaan ay dumami.” (Joe 3:13, 14) Sa katulad na 
paraan, nakita ni Juan sa pangitain na “ang punong 
ubas ng lupa” ay inihagis “sa malaking pisaan ng 


PISGA 


ubas ng galit ng Diyos,” anupat niyurakan ito roon 
hanggang sa “lumabas ang dugo mula sa pisaan ng 
ubas at umabot hanggang sa mga renda ng mga ka- 
bayo.” Ang isa na tinatawag na “Tapat at Totoo,” 
“Ang Salita ng Diyos,” ang siyang yuyurak sa pisa- 
an ng ubas na ito ng “galit ng poot ng Diyos na Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat.”--Apo 14:19, 20, 19:11-16. 


PISGA. Isang mataas na lugar sa hilagaang sek- 
siyon ng kabundukan ng Abarim sa mismong S ng 
Dagat na Patay. Hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito. Ang mga pagbanggit ng Bibliya 
sa lugar na ito ay hindi salungat sa iminungkahing 
pagkakakilanlan nito bilang Ras es-Siyaghah, isang 
lungos na mga 16 na km (10 mi) sa S kung saan bu- 
mubuhos ang Jordan patungo sa Dagat na Patay. 
Ang Ras es-Siyaghah ay bahagyang nasa HK ng 
Jebel en-Neba, na karaniwang kilala bilang Bun- 
dok Nebo (Har Nevo). 

Ang pisikal na mga kaanyuan ng dalawang mata- 
as na lugar na ito ay kasuwato ng maikling paglala- 
rawan ng Bibliya. Ang Ras es-Siyaghah ay mas 
mababa nang mga 100 m (330 piye) kaysa sa Je- 
bel en-Neba at ang mga ito ay pinaghihiwalay ng 
isang mababang dako, o tagaytay. Bagaman maba- 
ba nang kaunti kaysa sa kalapit na taluktok, ang Ras 
es-Siyaghah ay mas malapit sa Jerico. Mula rito'y ki- 
tang-kita ang tanawin ng Dagat na Patay na mga 
1,000 m (3,300 piye) sa ibaba, at gayundin ang ka- 
hanga-hangang tanawin ng Libis ng Jordan, ng git- 
nang kabundukan kung saan naroroon ang Hebron, 
Betlehem at Jerusalem, at ng Bundok Hermon na 
mahigit sa 160 km (100 mi) sa dakong H. 

Unang binanggit ang lugar na ito may kaugnayan 
sa mga dakong pinagkampuhan ng Israel noong hu- 
mahayo sila patungo sa Lupang Pangako. (Bil 21:20) 
Ito'y nasa timugang bahagi ng teritoryong iyon na 
kinuha nang lupigin ang mga Amorita matapos tu- 
manggi ang kanilang haring si Sihon na paraanin sa 
lupain ang mga Israelita. (Deu 4:46, 49, Jos 12:1-3) 
Nang maglaon, dinala ni Balak na hari ng Moab si 
Balaam “sa parang ng Zopim, sa taluktok ng Pisga,” 
sa isang nabigong pagsisikap na ipasumpa ang mga 
Israelita.--Bil 23:14. 

Gayunman, higit na naaalaala ang Pisga may ka- 
ugnayan sa malawak na tanawin ng Lupang Panga- 
ko na nakita ni Moises nang malapit na siyang 
mamatay. (Deu 3:27: 34:1-3) Ang Pisga ay itinala- 
ga bilang bahagi ng teritoryo ng tribo ni Ruben. 
--Deu 3:16, 17: Jos 13:15, 20. 

Kapag lumilitaw ang pangalang Pisga sa Bibliya, 
lagi itong inilalarawan ng mga pananalitang “pina- 
kaulo ng,” “taluktok ng,” o “mga dalisdis ng” Pisga. 
Dahil dito, malimit itong tukuyin bilang Bundok Pis- 
ga, bagaman hindi iyon ginagawa sa Kasulatan. 


934 


PISIDIA. Isang loobang rehiyon ng timugang 
Asia Minor. Ito ay isang bulubunduking seksiyon, 
na sumaklaw sa kanluraning bahagi ng Kabundu- 
kan ng Taurus, nasa H ito ng Pamfilia at T ng Fri- 
gia ng Galacia, anupat ang Caria at ang Licia ay 
nasa K nito at ang Licaonia naman ay nasa S. Pina- 
niniwalaan na ang rehiyong ito ay mga 190 km 
(120 mi) mula sa S hanggang sa K at may lapad na 
mga 80 km (50 mi). Marami itong matatayog na ta- 
gaytay na may pagi-pagitang mga libis at mga ilog 
sa bundok, mayroon itong mga kagubatan at mga 
pastulan. 

Ang mga tao ng Pisidia ay mababangis at pala- 
digma, anupat ang mga tribo ay may mga pangkat 
ng magnanakaw. Mahirap supilin ang mga taong- 
bundok na ito at hindi sila madaling naimpluwensi- 
yahan ng kulturang Heleniko o Romano. Iniatas ng 
mga Romano sa hari ng Galacia na si Amyntas ang 
pagsupil sa kanila, ngunit namatay siya bago niya 
ito maisagawa. Ang Pisidia ay naging bahagi ng Ro- 
manong probinsiya ng Galacia noong 25 B.C.E., at 
noong 6 B.C.E., nilagyan ng mga garison ang mga 
kolonya sa lugar na ito upang mapanatiling nasusu- 
pil ang mga tao. Ang mga kolonyang ito ay pina- 
ngasiwaan mula sa Antioquia, isang lunsod na ma- 
lapit sa hanggahan sa pagitan ng Pisidia at Frigia. 
(Tingnan ang ANTIOQUIA Blg. 2.) Noong 74 C.E., ang 
timugang bahagi ng Pisidia ay isinanib sa Pamfilia 
at Licia upang maging isang Romanong probinsiya. 
Ang hilagaang seksiyon ay nanatiling bahagi ng 
probinsiya ng Galacia hanggang sa isama ito, pag- 
karaan ng panahong apostoliko, sa isang bagong 
probinsiya na may pangalang Pisidia. 

Ang apostol na si Pablo ay dumaan sa Pisidia no- 
ong kaniyang unang paglalakbay bilang misyonero, 
anupat naglakbay siya mula sa baybaying Pamfilia 
at nagdaan sa kabundukan patungo sa Antioquia ng 
Pisidia. (Gaw 13:13, 14) Dumaan din siya sa Pisidia 
sa kaniyang paglalakbay pabalik. (Gaw 14:21, 24) 
Maaaring ang mga bandido at ang rumaragasang 
mga ilog sa bundok sa dakong iyon ang isang sali- 
gan ng pananalita ni Pablo na nahantad siya “sa 
mga panganib sa mga ilog, sa mga panganib sa mga 
tulisan.”--2Co 11:26. 


PISING PANUKAT. Isang pisi, lubid, o pana- 
li na ginagamit bilang panukat. (1Ha 7:15, 23, Am 
7:17: Zac 2:1, 2) Lumilitaw na ang ilang pising pa- 
nukat ay hinahati sa mga siko. (2Cr 4:2) Ang lawak 
ng isang partikular na lugar ay tinitiyak noon sa pa- 
mamagitan ng pag-uunat, paghahagis, o paglalatag 
ng isang pising panukat sa ibabaw nito. (Ihambing 
ang Job 38:4, 5; Aw 78:55, Mik 2:4, 5.) Ginagamit 
ito ng mga tagapagtayo, gaya kapag gumagawa ng 
plano ng isang lunsod (Jer 31:38, 39; Zac 1:16), at 


935 


maaaring gamitin ito ng isang mang-uukit ng ka- 
hoy upang itakda ang sukat ng isang bagay. (Isa 
44:13) Noong minsan, lumilitaw na sinukat ni Ha- 
ring David ang nalupig na mga Moabitang papata- 
yin at yaong mga iingatang buhay.---2Sa 8:2. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na diwa, tumutukoy ang “pising panukat” sa isang 
alituntunin, o pamantayan, ng pagkilos. (Isa 28:10, 
13) Halimbawa, ginamit ni Jehova ang 'katarungan 
bilang pising panukat” sa pakikitungo sa kaniyang 
di-tapat na bayan. (Isa 28:17) Ang paggamit niya ng 
gayunding pising panukat sa Jerusalem gaya ng gi- 
nawa niya sa Samaria ay nagpapahiwatig ng katu- 
lad na pagkatiwangwang para sa Jerusalem. (2Ha 
21:13, Pan 2:8) Ang pag-uunat niya ng “pising pa- 
nukat ng kawalang-laman” sa Edom ay nagbabadya 
rin ng pagkawasak, at ang paggamit ng pising pa- 
nukat na ito ay nangangahulugan ng pagbabaha- 
bahagi ng lupain sa mga hayop na magsisimulang 
manirahan sa tiwangwang na mga dako ng Edom. 
--Isa 34:5-17. 

Itinuring ni David ang kaniyang kaugnayan kay 
Jehova bilang ang bahagi niya sa buhay. Ito ay 
isang lubhang kasiya-siyang mana, anupat nag- 
udyok sa kaniya na magsabi: “Ang mga pising 
panukat ay nahulog para sa akin sa mga kai- 
ga-igayang dako.”--Aw 16:5, 6; ihambing ang Bil 
18:20. 

Ang mga bagay sa kalangitan ay nagpapatotoo sa 
gawaing paglalang ng Diyos, at yamang ang lupa ay 
punung-puno ng kanilang tahimik na patotoo, gani- 
to ang nasabi ng salmista tungkol sa mga ito: “Sa 
buong lupa ay lumabas ang kanilang pising panu- 
kat.”--Aw 19:1-4: Ro 1:20. 

Tingnan ang TAMBO. 


PISNGI. Magkabilang bahagi ng mukha na nasa 
itaas ng panga at ibaba ng mata, sa Hebreo ay 
lechi’, at sa Griego naman ay siagon’. Binanggit ng 
Bibliya ang mga kaso ng pananampal sa pisngi na 
ginawa hindi upang manakit sa pisikal kundi upang 
magparusa, mandusta, o mang-insulto. Ang prope- 
ta ni Jehova na si Micaias ay sinampal sa pisngi da- 
hil humula ito ng kapahamakan para sa balakyot na 
si Haring Ahab ng Israel. (1Ha 22:24, 2Cr 18:23) 
May-pandurustang sinampal sa pisngi si Job niya- 
ong mga lumapastangan at nanuya sa kaniya noong 
panahong sinusubok siya ni Satanas.---Job 16:10. 
Inihula ng mga propetang sina Isaias at Mikas na 
ang Mesiyas ay sasampalin sa pisngi at bubunutan 
ng balbas, na kapuwa nagpapahiwatig ng malupit 
na pandurusta ng kaniyang mga kaaway. (Isa 50:6, 
Mik 5:1) Natupad ito kay Jesu-Kristo sa kamay ng 
mga Judio noong litisin siya sa harap ng Sanedrin at 
nang maglaon ay sa kamay ng mga kawal na Roma- 


PISON 


no, noong malapit na siyang patayin sa pahirapang 
tulos. (Mat 26:67, 68; Ju 18:22, 23, 19:3) Ngunit hin- 
di gumanti si Jesus ni sumagot man siya sa pama- 
magitan ng masasakit na salita. 

Pinayuhan ni Jesus ang kaniyang mga alagad: 
“Narinig ninyo na sinabi, “Mata para sa mata at ngi- 
pin para sa ngipin.” Gayunman, sinasabi ko sa inyo: 
Huwag mong labanan siya na balakyot, kundi sinu- 
mang sumampal sa iyo sa iyong kanang pisngi, iha- 
rap mo rin sa kaniya ang kabila.” (Mat 5:38, 39) Sa 
pagsasabi nito, hindi nagtuturo si Jesus ng pasipis- 
mo ni ipinagkakait man niya sa mga indibiduwal 
ang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili sa 
pisikal na pananakit. Sa halip, itinuturo niya na ang 
isang Kristiyano ay hindi kailangang gumanti ng 
suntok para sa suntok. Ikinikintal niya ang simula- 
in ng pag-iwas sa away sa pamamagitan ng di- 
pagganti. Ang sampal sa pisngi ay ginagawa hindi 
para manakit sa pisikal kundi para mang-insulto 
o maghamon ng away. Hindi sinasabi ni Jesus na 
kung may sumuntok sa isang Kristiyano sa kani- 
yang panga ay dapat siyang bumangon at ipasuntok 
naman ang kabilang panga niya. Ang ibig sabihin ni 
Jesus ay na kung may maghamon ng away o paki- 
kipagtalo sa isang Kristiyano sa pamamagitan ng 
pagsampal sa kaniya o ng mapang-insultong mga 
salita, magiging mali kung siya ay gaganti. Kasuwa- 
to ito ng mga pananalita ng mga apostol, na higit 
pang nagdiriin sa simulaing ito.--Ro 12:17-21, 1Pe 
3:9. 


PISON [posible, Higit na Nangalat]. Isa sa apat 
na ilog na nagsanga sa “ilog na lumalabas mula sa 
Eden” at mula roon ay pumalibot ito sa buong lupa- 
in ng Havila, isang lupain na sinabing pinagmumu- 
lan ng ginto, sahing ng bedelio, at batong onix. 
(Gen 2:10-12) Hindi matiyak kung aling ilog ang ti- 
nutukoy bilang Ilog Pison, anupat iminumungkahi 
para rito ang ilang ilog sa silangang Turkey, at ma- 
ging ang Ilog Ganges ng India. 

Sa artikulong EDEN Blg. 1, binanggit ang posibili- 
dad na pinawi ng pangglobong Baha ang anumang 
katibayan na makatutulong upang matukoy ang 
mga ilog ng Pison at ng Gihon. Sabihin pa, posi- 
bleng ang mga ilog na ito ay umiiral pa rin at kila- 
la noong mga araw ni Moises nang isulat ang aklat 
ng Genesis. Ang pagbanggit niya sa “lupain ng Ha- 
vila” ay hindi naman nangangahulugang gayon na 
ang pangalan ng rehiyong iyon bago pa ang Baha, 
gaya rin ng kaso ng pagtukoy niya sa “lupain ng 
Cus.” (Gen 2:13) Sa halip, ang mga pagbanggit ni 
Moises sa mga lupaing ito ay maliwanag na tumu- 
tukoy sa mga lugar na pinanganlan nang gayon 
pagkaraan ng Baha at nagsilbing heograpikong pa- 
latandaan na kilala noong kaniyang panahon. Bu- 
kod pa sa anumang pagbabago na idinulot ng Baha, 


PISPA 


posible ring mabago ng mga lindol ang landas ng 
mga ilog o pawiin ang ilang bahagi ng mga ito. Ma- 
aaring nangyari iyon noong mga panahon pagka- 
raan ng Baha, ang silangang Turkey, na malamang 
na siyang lokasyon ng Eden, ay nasa lugar na ma- 
limit magkalindol.--Tingnan ang HAVILA Blg. 1. 


PISPA. Isang nangungunang Aserita: anak ni 
Jeter.--1Cr 7:38, 40. 


PISTASYO, NUWES NG [sa Heb., botnah. 
Ang bunga ng puno ng Pistacia vera. Ang punong 
ito na deciduous (samakatuwid nga, nalalagas ang 
mga dahon tuwing taglagas) ay saganang tumutu- 
bo sa mga tuyong lugar at bihirang lumampas 
nang mahigit sa 9 na m (30 piye). Ang mga nuwes 
nito ay may haba na 1.5 hanggang 2 sentimetro 
(0.6 hanggang 0.8 pulgada) at tumutubo bilang 
malalaking kumpol. Ang balat (shell) ng hinog na 
pistasyo na manipis ngunit matigas at mapusyaw 
ang kulay ay nababalutan ng tila kulubot na talu- 
pak. Ang bawat nuwes ay may butil na luntiang 
manilaw-nilaw na nababalutan ng manipis at ma- 
mula-mulang balat (skin). Ang butil ay may bana- 
yad at manamis-namis na lasa at karaniwang ki- 
nakain nang hilaw o pinirito. Kung minsan ang 
mga butil ay pinipisa para makuha ang langis, at 
ang giniling na mga butil ay ginagamit sa matata- 
mis na produkto. 

Kabilang ang mga nuwes ng pistasyo sa “pinaka- 
maiinam na produkto ng lupain” ng Canaan na di- 
nala sa Ehipto bilang kaloob ng mga anak ni Jacob 
sa isa na namamahala sa Ehipto. (Gen 43:11) Ma- 
ging sa makabagong panahon, maraming nuwes ng 
pistasyo ang iniluluwas mula sa iba't ibang bahagi 
ng Gitnang Silangan. 

Lumilitaw na ang lunsod ng Betonim, nasa S ng 
Jordan sa teritoryo ng Gad, ay ipinangalan sa mga 
nuwes ng pistasy0.--Jos 13:24, 26. 


PITO. 


PITOM [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Bahay [Templo] ni Atum']. Isa sa dalawang imba- 
kang lunsod na itinayo ng inaliping mga Israelita sa 
Ehipto, ang isa pa ay ang Raamses. (Exo 1:11) Hin- 
di pa tiyakang natutukoy ang dakong ito. Lumilitaw 
na ang mga arkeologo ay naimpluwensiyahan sa 
kanilang mga konklusyon ng popular na pangmalas 
na ang Paraon noong panahon ng paniniil sa mga 
Israelita ay si Ramses II, isang pangmalas na wa- 
lang matibay na batayan.--Tingnan ang RAAMSES, 
RAMESES. 


PITON. Isang inapo ni Haring Saul sa pamama- 
gitan ni Jonatan at ni Merib-baal (Mepiboset).---1Cr 
8:33-35, 9:39-41. 


Tingnan ang BILANG, NUMERO. 


936 


PITUMPUNG SANLINGGO. Isang maka- 
hulang yugto ng panahon na tinukoy sa Daniel 9: 
24-27 kung kailan ang Jerusalem ay muling itatayo 
at ang Mesiyas ay lilitaw at sa kalaunan ay kikitlin, 
pagkatapos ng yugtong iyon, ititiwangwang ang 
lunsod at pati ang dakong banal. 

Noong unang taon ni Dario na “anak ni Ahasuero 
na mula sa binhi ng mga Medo,” napag-unawa ng 
propetang si Daniel mula sa hula ni Jeremias na ang 
mga Judio sa Babilonya ay malapit nang lumaya at 
bumalik sa Jerusalem. Dahil dito, masikap na hina- 
nap ni Daniel si Jehova sa pamamagitan ng panala- 
ngin, kaayon ng mga salita ni Jeremias: “'At kayo 
ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananala- 
ngin sa akin, at pakikinggan ko kayo. At hahanapin 
nga ninyo ako at masusumpungan ako, sapagkat sa- 
saliksikin ninyo ako nang inyong buong puso. At ha- 
hayaan kong ako ay masumpungan ninyo,' ang sabi 
ni Jehova. .. . “At ibabalik ko kayo sa dako na mula 
roon ay pinayaon ko kayo sa pagkatapon. "---Jer 
29:10-14, Dan 9:1-4. 

Samantalang nananalangin si Daniel, isinugo ni 
Jehova ang kaniyang anghel na si Gabriel taglay 
ang isang hula na itinuturing ng halos lahat ng ko- 
mentarista sa Bibliya bilang Mesiyaniko, bagaman 
may pagkakaiba-iba ang kanilang pagkaunawa rito. 
Sinabi ni Gabriel: 

“May pitumpung sanlinggo na itinalaga sa iyong 
bayan at sa iyong banal na lunsod, upang wakasan 
ang pagsalansang, at upang tapusin ang kasalanan, 
at upang magbayad-sala para sa kamalian, at upang 
magdala ng katuwiran sa mga panahong walang 
takda, at upang magtimbre ng tatak sa pangitain at 
propeta, at upang pahiran ang Banal ng Mga Banal. 
At alamin mo at magkaroon ka ng kaunawaan na 
mula sa paglabas ng salita na isauli at muling itayo 
ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na Lider, mag- 
kakaroon ng pitong sanlinggo, gayundin ng animna- 
pu't dalawang sanlinggo. Siya ay babalik at muli 
ngang itatayo, na may liwasan at bambang, ngunit 
sa mga kaligaligan ng mga panahon. At pagkatapos 
ng animnapu't dalawang sanlinggo ay kikitlin ang 
Mesiyas, na walang anumang bagay para sa kani- 
yang sarili. At ang lunsod at ang dakong banal ay gi- 
gibain ng bayan ng isang lider na dumarating. At 
ang kawakasan nito ay sa pamamagitan ng baha. At 
hanggang sa kawakasan ay magkakaroon ng digma- 
an, ang naipasiya ay mga pagkatiwangwang. At pa- 
nanatilihin niyang may bisa ang tipan para sa ma- 
rami sa loob ng isang sanlinggo: at sa kalahati ng 
sanlinggo ay patitigilin niya ang hain at ang handog 
na kaloob. At darating na nasa pakpak ng mga ka- 
suklam-suklam na bagay yaong isa na sanhi ng pag- 
katiwangwang, at hanggang sa paglipol, ang mis- 
mong bagay na naipasiya ay mabubuhos din sa isa 
na nakatiwangwang.”---Dan 9:24-27. 


937 


Isang Mesiyanikong Hula. Maliwanag na ang 
hulang ito ay isang namumukod-tanging paglalaan 
upang makilala ang Mesiyas. Napakahalagang ma- 
tukoy kung kailan nagsimula ang 70 sanlinggo at 
kung gaano kahaba ang mga ito. Kung ang mga ito 
ay literal na mga sanlinggo na tigpipitong araw, 
mangangahulugan iyan na hindi natupad ang hula, 
na imposible namang mangyari (Isa 55:10, 11; Heb 
6:18), o kaya'y dumating ang Mesiyas mahigit na 24 
na siglo na ang nakalilipas, noong mga araw ng Im- 
peryo ng Persia, ngunit hindi siya nakilala. Kung 
dumating nga siya noon, mangangahulugan iyan na 
napakaraming iba pang kuwalipikasyon ng Mesiyas 
na binanggit sa Bibliya ang hindi natugunan o na- 
tupad. Kaya maliwanag na ang 70 sanlinggo ay su- 
masagisag sa isang mas mahabang yugto ng pana- 
hon. Walang alinlangan na ang mga pangyayaring 
inilarawan sa hula ay hindi maaaring maganap sa 
loob lamang ng isang literal na 70 sanlinggo, o ma- 
higit nang kaunti sa isang taon at apat na buwan. 
Sumasang-ayon ang karamihan sa mga iskolar ng 
Bibliya na ang “mga sanlinggo’ sa hula ay mga san- 
linggo ng mga taon. Ang ilang salin ay kababasahan 
ng “pitumpung sanlinggo ng mga taon” (AT, Mo, 
RS): ang Tanakh, isang bagong salin ng Bibliya na 
inilathala ng Jewish Publication Society noong 1985, 
ay nagbibigay ng gayunding salin sa isang talaba- 
ba.--Tingnan ang Dan 9:24, tlb sa Rbi8. 


Kailan aktuwal na nagsimula ang 
makahulang “pitumpung sanlinggo”? 


Hinggil sa pasimula ng 70 sanlinggo, pinahintulu- 
tan ni Haring Artajerjes ng Persia si Nehemias na 
muling itayo ang pader at lunsod ng Jerusalem no- 
ong ika-20 taon ng pamamahala ng hari, sa buwan 
ng Nisan. (Ne 2:1, 5, 7, 8) Lumilitaw na sa pagbilang 
ni Nehemias sa mga taon ng paghahari ni Artajer- 
jes, gumamit siya ng kalendaryong nagsisimula sa 
buwan ng Tisri (Setyembre-Oktubre), gaya ng ka- 
lendaryong sibil ng mga Judio sa ngayon, at nagta- 
tapos sa buwan ng Elul (Agosto-Setyembre) bilang 
ang ika-12 buwan. Hindi alam kung ito ay sarili ni- 
yang paraan ng pagtuos o isang paraan ng pagtuos 
ng mga Persiano para sa partikular na mga layunin. 

Maaaring tutulan ito ng ilan at baka itawag- 
pansin nila ang Nehemias 7:73, kung saan sinasabi 
ni Nehemias na natipon ang Israel sa kanilang mga 
lunsod sa ikapitong buwan, ayon sa pagkakasunud- 
sunod ng mga buwan ng taon na mula Nisan hang- 
gang Nisan. Ngunit pansinin na kinopya lamang 
iyon ni Nehemias mula sa “aklat ng talaangkanan 
niyaong mga umahon noong una” kasama ni Zeru- 
babel, noong 537 B.C.E. (Ne 7:5) Binanggit din ni 
Nehemias na ang pagdiriwang ng Kapistahan ng 


PITUMPUNG SANLINGGO 


mga Kubol noong panahon niya ay naganap sa ika- 
pitong buwan. (Ne 8:9, 13-18) Angkop lamang ito 
sapagkat sinasabi ng ulat na nasumpungan nila ang 
utos ni Jehova na “nakasulat sa kautusan,” at sa ka- 
utusang iyon, sa Levitico 23:39-43, sinasabing ang 
Kapistahan ng mga Kubol ay dapat idaos sa “ikapi- 
tong buwan” (samakatuwid nga, ayon sa sagradong 
kalendaryo, na mula Nisan hanggang Nisan). 

Gayunman, bilang katibayan na posibleng guma- 
mit si Nehemias ng isang taon na mula taglagas 
hanggang taglagas nang tukuyin niya ang ilang 
pangyayari, maaari nating paghambingin ang Ne- 
hemias 1:1-3 at 2:1-8. Sa unang ulat, sinabi niya na 
tumanggap siya ng masamang balita tungkol sa ka- 
lagayan ng Jerusalem, noong Kislev (ikatlong bu- 
wan sa kalendaryong sibil at ikasiyam naman sa 
sagradong kalendaryo) ng ika-20 taon ni Artajerjes. 
Sa ikalawang ulat, hiniling niya sa hari na pahintu- 
lutan siyang yumaon at muling itayo ang Jerusa- 
lem, at binigyan siya ng pahintulot noong buwan ng 
Nisan (ikapito sa kalendaryong sibil at una naman 
sa sagrado), ngunit sa ika-20 taon pa rin ni Artajer- 
jes. Kaya maliwanag na nang bilangin ni Nehemias 
ang mga taon ng paghahari ni Artajerjes, hindi niya 
tinuos ang mga taon nang mula Nisan hanggang 
Nisan. 

Maaaring matukoy ang panahon ng ika-20 taon ni 
Artajerjes batay sa katapusan ng paghahari ng hi- 
nalinhan niya, ang kaniyang amang si Jerjes, na na- 
matay noong huling bahagi ng 475 B.C.E. Sama- 
katuwid, ang taon ng pagluklok ni Artajerjes ay 
nagsimula noong 475 B.C.E., at ang kaniyang unang 
opisyal na taon ng paghahari ay dapat magsimula sa 
474 B.C.E., gaya ng ipinakikita ng ibang mga kati- 
bayan mula sa kasaysayan. Kung gayon, ang ika-20 
taon ng pamamahala ni Artajerjes ay 455 B.C.E. 
--Tingnan ang PERSIA, MGA PERSIANO (Ang mga 
Paghahari ni Jerjes at ni Artajerjes). 

Ang “Paglabas ng Salita.” Sinasabi ng hula na 
magkakaroon ng 69 na sanlinggo ng mga taon “mula 
sa paglabas ng salita na isauli at muling itayo ang Je- 
rusalem hanggang sa Mesiyas na Lider.” (Dan 9:25) 
Pinatutunayan ng sekular na kasaysayan, gayundin 
ng Bibliya, na si Jesus ay pumaroon kay Juan at nag- 
pabautismo, sa gayo'y naging ang Pinahiran, ang 
Mesiyas na Lider, noong maagang bahagi ng tagla- 
gas ng taong 29 C.E. (Tingnan ang JesU-KRISTO 
[Panahon ng Kapanganakan, Haba ng Ministeryo].) 
Kung bibilang tayo nang paatras mula sa pangyaya- 
ring ito sa kasaysayan, makikita natin na ang 69 
na sanlinggo ng mga taon ay nagsimula noong 
455 B.C.E. Noong taong iyon naganap ang “paglabas 
ng salita na isauli at muling itayo ang Jerusalem.” 

Noong Nisan (Marso-Abril) ng ika-20 taon ng pa- 
mamahala ni Artajerjes (455 B.C.E.), nagsumamo si 


PITUMPUNG SANLINGGO 


Nehemias sa hari: “Kung ang iyong lingkod ay wa- 
ring mabuti sa harap mo, isugo mo ako sa Juda, sa 
lunsod ng mga dakong libingan ng aking mga ninu- 
no, upang muli kong maitayo iyon.” (Ne 2:1, 5) Pina- 
hintulutan siya ng hari, at pinasimulan ni Nehemias 
ang mahabang paglalakbay mula sa Susan hang- 
gang sa Jerusalem. Noong mga ikaapat ng Ab (Hul- 
yo-Agosto), pagkatapos na siyasatin ni Nehemias 
ang mga pader sa gabi, ipinag-utos niya sa mga Ju- 
dio: “Halikayo at muli nating itayo ang pader ng Je- 
rusalem, upang hindi na tayo manatiling isang ka- 
dustaan.” (Ne 2:11-18) Sa gayon, ang “paglabas ng 
salita” na muling itayo ang Jerusalem, sa pahintulot 
ni Artajerjes, ay ipinatupad ni Nehemias sa Jerusa- 
lem noon ding taong iyon. Malinaw na pinatutuna- 
yan nito na 455 B.C.E. ang taon ng pasimula ng 
70 sanlinggo. 

Natapos ang pagkukumpuni sa mga pader noong 
ika-25 araw ng Elul (Agosto-Setyembre), sa loob la- 
mang ng 52 araw. (Ne 6:15) Pagkatapos na muling 
maitayo ang mga pader, ipinagpatuloy ang pagku- 
kumpuni sa iba pang bahagi ng Jerusalem. Kung 
tungkol sa unang pitong “sanlinggo” (49 na taon), si 
Nehemias, sa tulong ni Ezra at, nang dakong huli, 
ang iba pa na maaaring humalili sa kanila, ay gu- 
mawa “sa mga kaligaligan ng mga panahon," sa ka- 
bila ng mga suliranin sa gitna mismo ng mga Judio 
at ng pagsalansang ng mga Samaritano at ng iba pa. 
(Dan 9:25) Sa aklat ng Malakias, na isinulat pagka- 
raan ng 443 B.C.E., tinuligsa ang masamang kala- 
gayan na kinasadlakan noon ng Judiong pagkasa- 
serdote. Ipinapalagay na pagkatapos nito naganap 
ang pagbabalik ni Nehemias sa Jerusalem matapos 
siyang dumalaw kay Artajerjes. (Ihambing ang Ne 
5:14: 13:6, 7.) Hindi isinisiwalat ng Bibliya kung ga- 
ano kahabang panahon personal na nagpagal si 
Nehemias sa pagtatayo ng Jerusalem mula noong 
455 B.C.E. Gayunman, maliwanag na natapos ang 
gawain sa loob ng 49 na taon (pitong sanlinggo ng 
mga taon) sa antas na kinakailangan, at ang Jerusa- 
lem at ang templo nito ay nanatili para sa pagdating 
ng Mesiyas.---Tingnan ang MALAKIAS, AKLAT NG (Pa- 
nahon ng Pagsulat). 

Ang Pagdating ng Mesiyas Pagkatapos 
ng ‘Animnapu't Siyam na Sanlinggo.” Kung 
tungkol sa sumunod na “animnapu't dalawang san- 
linggo” (Dan 9:25), yamang iyon ay bahagi ng 
70 sanlinggo at pangalawang binanggit, magiging 
karugtong iyon ng “pitong sanlinggo.” Samakatu- 
wid, ang haba ng panahon “mula sa paglabas ng sa- 
lita” na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa 
“Mesiyas na Lider" ay 7 at 62 “sanlinggo,” o 69 na 
“sanlinggo”--483 taon--mula sa taóng 455 B.C.E. 
hanggang 29 C.E. Gaya ng nabanggit na, noong 
taglagas ng taong iyon, 29 C.E., si Jesus ay binautis- 
muhan sa tubig, pinahiran ng banal na espiritu, at 


938 


nagsimula sa kaniyang ministeryo bilang ang “Me- 
siyas na Lider.”--Luc 3:1, 2, 21, 22. 

Sa gayon, maraming siglo bago pa dumating ang 
Mesiyas, tinukoy na ng hula ni Daniel ang eksaktong 
taon ng kaniyang pagdating. Walang patotoo na gu- 
mawa ng kalkulasyon ang mga Judio noong unang 
siglo C.E. batay sa hula ni Daniel para malaman 
kung kailan lilitaw ang Mesiyas. Iniuulat ng Bibliya: 
“At samantalang ang mga tao ay naghihintay at ang 
lahat ay nangangatuwiran sa kanilang mga puso 
tungkol kay Juan: ‘Siya kaya ang Kristo?'" (Luc 3:15) 
Bagaman inaasahan nila ang Mesiyas, maliwanag 
na hindi nila matukoy ang eksaktong buwan, linggo, 
o araw ng kaniyang pagdating. Kaya naman pinag- 
iisipan nila kung si Juan ang Kristo, bagaman mali- 
wanag na sinimulan ni Juan ang kaniyang minister- 
yo noong tagsibol ng 29 C.E., mga anim na buwan 
bago iharap ni Jesus ang kaniyang sarili upang 
magpabautismo. 

“Kinitil” sa kalahati ng sanlinggo. Sinabi pa 
ni Gabriel kay Daniel: “Pagkatapos ng animnapu't 
dalawang sanlinggo ay kikitlin ang Mesiyas, na wa- 
lang anumang bagay para sa kaniyang sarili.” (Dan 
9:26) Pagkaraan ng ‘pito at animnapu't dalawang 
sanlinggo,” sa katunayan ay mga tatlo at kalahating 
taon pa pagkatapos nito, si Kristo ay kinitil sa ka- 
matayan sa isang pahirapang tulos, anupat isinuko 
ang lahat ng taglay niya, bilang pantubos para sa 
sangkatauhan. (Isa 53:8) Ipinakikita ng katibayan 
na ang unang kalahati ng “sanlinggo” ay ginugol ni 
Jesus sa ministeryo. Sa isang pagkakataon, mala- 
mang na noong taglagas ng 32 C.E., nagbigay siya 
ng ilustrasyon, kung saan lumilitaw na tinukoy 
niya ang bansang Judio bilang isang puno ng igos 
(ihambing ang Mat 17:15-20, 21:18, 19, 43) na hin- 
di namunga sa loob ng “tatlong taon.” Sinabi ng ta- 
gapag-alaga ng ubasan sa may-ari nito: “Pangino- 
on, pabayaan mo rin iyon sa taong ito, hanggang sa 
humukay ako sa palibot nito at maglagay ng pata- 
ba, at kung magluwal nga ito ng bunga sa hinaha- 
rap, mabuti naman, ngunit kung hindi, puputulin 
mo iyon.” (Luc 13:6-9) Maaaring tinutukoy niya rito 
ang yugto ng panahon ng kaniya mismong minis- 
teryo sa manhid na bansang iyon, isang minister- 
yo na mga tatlong taon na noon at papasok na sa 
ikaapat na taon. 

May bisa ang tipan “sa loob ng isang san- 
linggo.” Ang Daniel 9:27 ay nagsabi: “At pana- 
natilihin niyang may bisa ang tipan para sa mara- 
mi sa loob ng isang sanlinggo [o pitong taon], at sa 
kalahati ng sanlinggo ay patitigilin niya ang hain at 
ang handog na kaloob.” Ang “tipan” ay hindi maaa- 
ring tumukoy sa tipang Kautusan, sapagkat pinawi 
na ito ng Diyos sa pamamagitan ng hain ni Kristo, 
tatlo at kalahating taon pagkaraang magsimula ang 


939 


ika-70 “sanlinggo”: “Inalis Niya ito [ang Kautusan] sa 
pamamagitan ng pagpapako nito sa pahirapang tu- 
los.” (Col 2:14) Gayundin, “sa pamamagitan ng pag- 
bili ay pinalaya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng 
Kautusan . . . Ang layunin ay upang dumating 
sa pamamagitan ni Jesu-Kristo ang pagpapala ni 
Abraham ukol sa mga bansa.” (Gal 3:13, 14) Sa 
pamamagitan ni Kristo, ipinaabot ng Diyos ang 
mga pagpapala ng tipang Abrahamiko sa likas na 
mga supling ni Abraham, anupat hindi muna isina- 
ma ang mga Gentil hanggang noong makarating sa 
kanila ang ebanghelyo nang mangaral si Pedro 
sa Italyanong si Cornelio. (Gaw 3:25, 26, 10:1-48) 
Naganap ang pagkakumberteng ito ni Cornelio at ng 
kaniyang sambahayan pagkatapos na makumberte 
si Saul ng Tarso, na karaniwang ipinapalagay na 
nangyari noong mga 34 C.E.: pagkatapos nito, ang 
kongregasyon ay nagtamasa ng isang yugto ng 
kapayapaan, anupat napatitibay. (Gaw 9:1-16, 31) 
Kaya lumilitaw na tinanggap si Cornelio sa kong- 
regasyong Kristiyano noong bandang taglagas ng 
36 C.E., na siyang katapusan ng ika-70 “sanlinggo,” 
490 taon mula 455 B.C.E. 

“Pinatigil ang mga hain at handog. Ang 
pananalitang 'patigilin, na ginamit may kaugnayan 
sa hain at handog na kaloob, ay literal na nanga- 
ngahulugang “pangyarihing mangilin ng sabbath, 
pagpahingahin, pahintuin sa paggawa.” Ang ‘hain 
at handog na kaloob’ na ‘pinatigil,’ batay sa Daniel 
9:27, ay hindi maaaring ang haing pantubos ni Je- 
sus, ni makatuwiran mang tumukoy ang mga iyon 
sa anumang espirituwal na hain niyaong mga su- 
musunod sa kaniyang yapak. Tiyak na tumutukoy 
ang mga iyon sa mga hain at mga handog na kalo- 
ob na inihahandog noon ng mga Judio sa templo sa 
Jerusalem alinsunod sa Kautusan ni Moises. 

Ang “kalahati ng sanlinggo” ay sa kalagitnaan ng 
pitong taon, o pagkatapos ng tatlo at kalahating 
taon sa loob ng 'sanlinggong ito ng mga taon. 
Yamang nagsimula ang ika-70 “sanlinggo” noong 
bandang taglagas ng 29 C.E. nang si Jesus ay bau- 
tismuhan at pahiran bilang ang Kristo, ang kalaha- 
ti ng sanlinggong ito (tatlo at kalahating taon) ay 
aabot sa tagsibol ng 33 C.E., o sa panahon ng Pas- 
kuwa (Nisan 14) ng taong iyon. Lumilitaw na ang 


PITUMPUNG SANLINGGO 


katumbas ng araw na iyon sa kalendaryong Grego- 
rian ay Abril 1, 33 C.E. (Tingnan ang HAPUNAN NG 
PANGINOON [Kung Kailan Ito Pinasinayaan].) Sinabi 
sa atin ng apostol na si Pablo na si Jesus ay duma- 
ting upang gawin ang kalooban ng Diyos, ang 
'pag-aalis ng una [ng mga hain at mga handog 
ayon sa Kautusan] upang maitatag niya ang ikala- 
wa.” Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagha- 
handog ng kaniyang sariling katawan bilang hain. 
--Heb 10:1-10. 

Bagaman ang mga saserdoteng Judio ay patuloy 
na naghandog ng mga hain sa templo sa Jerusalem 
hanggang sa wasakin ito noong 70O C.E., ang mga 
haing iyon para sa kasalanan ay hindi na sinasang- 
ayunan ng Diyos at wala nang bisa. Di-katagalan 
bago mamatay si Jesus, sinabi niya sa Jerusalem: 
“Ang inyong bahay ay pinababayaan sa inyo.” (Mat 
23:38) Si Kristo ay “naghandog ng isang hain ukol 
sa mga kasalanan nang walang hanggan . . . Sapag- 
kat sa pamamagitan nga ng isang haing handog ay 
pinasakdal niya nang walang hanggan yaong mga 
pinababanal.” “At kung saan may kapatawaran [ng 
mga kasalanan at mga gawang tampalasan], wala 
nang handog pa ukol sa kasalanan.” (Heb 10:12-14, 
18) Itinawag-pansin ng apostol na si Pablo na ang 
hula ni Jeremias ay bumanggit ng isang bagong ti- 
pan, sa gayon ang naunang tipan (tipang Kautusan) 
ay ginawang lipas na at naluluma, anupat “malapit 
nang maglaho.”---Heb 8:7-13. 

Winakasan ang pagsalansang at kasalanan. 
Bilang resulta ng pagkitil kay Jesus sa kamatayan, 
ng kaniyang pagkabuhay-muli, at ng pagharap niya 
sa langit, 'nawakasan ang pagsalansang, natapos 
ang kasalanan, at naipagbayad-sala ang kamalian." 
(Dan 9:24) Inilantad at hinatulan ng tipang Kautu- 
san ang mga Judio bilang mga makasalanan, at ipi- 
nataw sa kanila ang sumpa bilang mga manlalabag 
sa tipan. Ngunit kung saan “nanagana” ang kasala- 
nan na inilantad o inihayag ng Kautusang Mosaiko, 
higit pang nanagana ang awa at lingap ng Diyos sa 
pamamagitan ng kaniyang Mesiyas. (Ro 5:20) Sa 
pamamagitan ng hain ng Mesiyas, ang pagsalan- 
sang at kasalanan ng mga nagsisising makasalanan 
ay maaari nang kanselahin at ang parusa para sa 
mga ito ay maaari nang alisin. 


PITUMPUNG SANLINGGO 


62 Sanlinggo 


PITUMPUNG SANLINGGO 


Ginawang posible ang walang-hanggang ka- 
tuwiran. Ang halaga ng kamatayan ni Kristo 
sa tulos ang nagbigay-daan upang maipagkasun- 
do sa Diyos ang nagsisising mga mananampa- 
lataya. Isang panakip na pampalubag-loob ang iti- 
nakip sa kanilang mga kasalanan, at nabuksan ang 
daan upang sila'y “maipahayag na matuwid’ ng 
Diyos. Ang gayong katuwiran ay magiging wa- 
lang hanggan at magdudulot ng buhay na wa- 
lang hanggan sa mga ipinahayag na matuwid. 
--Ro 3:21-25. 

Pinahiran ang Banal ng mga Banal. Pinahi- 
ran si Jesus ng banal na espiritu noong panahong 
bautismuhan siya, kung kailan nakitang bumaba 
sa kaniya ang banal na espiritu sa anyong kalapati. 
Ngunit higit pa sa pagpapahid sa Mesiyas ang tinu- 
tukoy ng pagpapahid sa “Banal ng mga Banal,” 
sapagkat hindi isang persona ang tinutukoy ng 
pananalitang ito. Ang “Banal ng mga Banal” o “Ka- 
banal-banalan” ang pananalitang ginagamit upang 
tumukoy sa santuwaryo ng Diyos na Jehova. (Exo 
26:33, 34, 1Ha 6:16, 7:50) Samakatuwid, ang pag- 
papahid sa “Banal ng mga Banal” na binanggit sa 
aklat ng Daniel ay tiyak na nauugnay sa “mas da- 
kila at lalong sakdal na tolda na hindi ginawa ng 
mga kamay,” kung saan pumasok si Jesu-Kristo 
bilang ang dakilang Mataas na Saserdote “tag- 
lay ang sarili niyang dugo.” (Dan 9:24; Heb 9: 
11, 12) Nang iharap ni Jesus sa kaniyang Ama ang 
halaga ng kaniyang hain bilang tao, ang langit 
mismo ay nagsisilbing espirituwal na katunayan 
na inilarawan ng Kabanal-banalan ng tabernakulo 
at ng templo nang maglaon. Kaya noong pana- 
hong iyon, ang makalangit na tahanan ng Diyos 
ay talagang napahiran na, o naibukod na, bilang 
ang “Banal ng mga Banal” sa kaayusan ng daki- 
lang espirituwal na templo na nagsimulang umiral 
nang pahiran si Jesus ng banal na espiritu noong 
29 C.E.--Mat 3:16; Luc 4:18-21, Gaw 10:37, 38; Heb 
9:24. 

“Nagtimbre ng tatak sa pangitain at prope- 
ta.” Ang lahat ng naisakatuparan ng Mesiyas 
--ang hain niya, ang kaniyang pagkabuhay-muli, 
ang pagharap niya sa makalangit na Ama taglay 
ang halaga ng kaniyang hain, at ang iba pang mga 
bagay na naganap noong ika-70 sanlinggo---ay 
"nagtimbre ng tatak sa pangitain at propeta,” anu- 
pat ipinakita na totoo at nagmula sa Diyos ang mga 
iyon. Tinimbrihan nito ang mga iyon ng tatak ng 
pagsuporta ng Diyos, bilang may iisang banal na 
pinagmulan at hindi nagmula sa mga taong nag- 
kakamali. Tinatakan nito ang pangitain bilang na- 
uukol lamang sa Mesiyas sapagkat natupad iyon sa 
kaniya at sa gawa ng Diyos sa pamamagitan niya. 


940 


(Apo 19:10) Ang pakahulugan niyaon ay masu- 
sumpungan sa kaniya at hindi natin aasahang ma- 
tutupad iyon sa iba. Wala nang iba pang para- 
an upang malaman ang kahulugan niyaon.---Dan 
9:24. 

Itiniwangwang ang lunsod at ang dakong 
banal. Pagkatapos ng 70 “sanlinggo,” bilang tu- 
wirang resulta ng pagtatakwil ng mga Judio kay 
Kristo noong panahon ng ika-70 “sanlinggo,” natu- 
pad ang mga pangyayari sa huling mga bahagi ng 
Daniel 9:26 at 27. Iniuulat ng kasaysayan na si Tito 
na anak ni Emperador Vespasian ng Roma ang li- 
der ng mga hukbong Romano na dumating noon 
laban sa Jerusalem. Gaya ng baha, aktuwal na pi- 
nasok ng mga hukbong iyon ang Jerusalem at ang 
mismong templo at itiniwangwang ang lunsod at 
ang templo nito. Dahil sa pagtayong iyon ng mga 
hukbong pagano sa dakong banal, sila ay naging 
“kasuklam-suklam na bagay.” (Mat 24:15) Bago 
ang kawakasan ng Jerusalem, nabigo ang lahat ng 
pagsisikap na payapain ang situwasyon sapagkat 
gaya nga ng itinalaga ng Diyos: “Ang naipasiya ay 
mga pagkatiwangwang,” at “hanggang sa paglipol, 
ang mismong bagay na naipasiya ay mabubuhos 
din sa isa na nakatiwangwang.” 

Pangmalas ng mga Judio. Ang tekstong Ma- 
soretiko, na may isang sistema ng mga tuldok- 
patinig, ay ginawa noong huling kalahatian ng 
unang milenyo C.E. Maliwanag na dahil hindi tina- 
tanggap ng mga Masorete si Jesu-Kristo bilang 
Mesiyas, ang tekstong Hebreo sa Daniel 9:25 ay ni- 
lagyan nila ng tuldik na @ath-:nach, o “paghinto,” 
pagkatapos ng “pitong sanlinggo,” sa gayo'y inihi- 
walay ito mula sa “animnapu't dalawang sanling- 
go": sa ganitong paraan, ang 62 sanlinggo ng hula, 
samakatuwid nga, ang 434 na taon, ay pinalilitaw 
na kumakapit sa panahon ng muling pagtatayo ng 
sinaunang Jerusalem. Ang salin ni Isaac Leeser ay 
kababasahan: “Samakatuwid ay alamin mo at una- 
wain, na mula sa paglabas ng salita na isauli at ita- 
yo ang Jerusalem hanggang sa pinahiran na prin- 
sipe ay magkakaroon ng pitong sanlinggo: [ang 
paghinto ay kinakatawanan dito ng tutuldok] at sa 
panahon ng animnapu at dalawang sanlinggo ay 
muli itong itatayo na may mga lansangan at mga 
estero (sa palibot nito), maging sa kagipitan ng 
mga panahon.” Kahawig nito ang salin ng Jewish 
Publication Society of America: “magiging pitong 
sanlinggo, at sa loob ng animnapu at dalawang 
sanlinggo, itatayo itong muli.” Sa dalawang bersi- 
yong ito, ang mga salitang “sa panahon ng” at “sa 
loob ng” ay lumilitaw sa saling Ingles, maliwanag 
na upang suportahan ang interpretasyon ng mga 
tagapagsalin. 


941 


Sa isang talababa sa isa sa mga lektyur ni Prope- 
sor E. B. Pusey sa University of Oxford, nagkomen- 
to siya tungkol sa pagtutuldik na ito ng mga Ma- 
sorete: “Inilagay ng mga Judio ang pangunahing 
paghinto sa talata sa ilalim ng nyay [pito], sa layu- 
ning paghiwalayin ang dalawang bilang, ang 7 at 
62. Tiyak na ginawa nila ito nang may pandara- 
ya, DIN Tun? (gaya ng sinabi ni Rashi [isang 
prominenteng Judiong Rabbi noong ika-11 at ika- 
12 siglo C.E.] nang tanggihan niya ang literal na 
mga paliwanag na pabor sa mga Kristiyano) “dahil 
sa mga erehe,' samakatuwid nga, ang mga Kristiya- 
no. Sapagkat ang mas huling sugnay, kapag inihi- 
walay, ay maaari lamang mangahulugang, 'at sa 
panahon ng animnapu at dalawang sanlinggo ang 
lansangan at pader ay isasauli at itatayo, samaka- 
tuwid nga, muling itatayo ang Jerusalem sa loob 
ng 434 na taon, na hindi naman makatuwiran.” 
— Daniel the Prophet, 1885, p. 190. 

Hinggil sa Daniel 9:26 (Le), na kababasahan sa 
isang bahagi nito, “At pagkatapos ng animnapu at 
dalawang sanlinggo ay kikitlin ang isang pinahiran 
nang walang kahalili na susunod sa kaniya,” ikina- 
kapit ng mga Judiong komentarista ang 62 sanling- 
go sa isang yugto na hanggang sa panahong Ma- 
cabeo, at ang terminong “pinahiran” naman kay 
Haring Agripa II, na nabuhay sa panahon ng pagka- 
wasak ng Jerusalem noong 70 C.E. Sinasabi naman 
ng ilan na ang pinahiran ay isang mataas na saser- 
dote, si Onias, na pinatalsik ni Antiochus Epiphanes 
sa puwesto noong 175 B.C.E. Kung ikakapit nila ang 
hula sa alinman sa mga taong ito, mawawalan ng 
tunay na kahalagahan o kahulugan ang hula, at da- 
hil sa di-pagkakasuwato ng mga petsa, ang 62 san- 
linggo ay hindi na magiging tumpak bilang maka- 
hulang yugto ng panahon.--Tingnan ang Soncino 
Books of the Bible (komentaryo sa Dan 9:25, 26), 
inedit ni A. Cohen, London, 1951. 

Sa pagsisikap na ipangatuwiran ang kanilang 
pangmalas, sinasabi ng mga Judiong iskolar na iyon 
na ang “pitong sanlinggo" ay hindi 7 na pinarami ng 
7, o 49 na taon, kundi 70 taon, gayunman, tinutuos 
nila ang 62 sanlinggo bilang 62 taon na pinarami 
ng 7. Inaangkin nila na ang “pitong sanlinggo” ay 
tumutukoy sa yugto ng pagkatapon sa Babilonya. 
Ipinapalagay nila na si Ciro o si Zerubabel o ang ma- 
taas na saserdoteng si Jesua ang “pinahiran” sa ta- 
latang iyon (Dan 9:25), anupat ibang tao naman ang 
“pinahiran” sa Daniel 9:26. 

Hindi sinusunod ng karamihan sa mga saling Ing- 
les ang nabanggit na pagbabantas ng mga Masore- 
te. Naglalagay ang mga saling ito ng kuwit pagka- 
tapos ng ekspresyong “pitong sanlinggo” o kaya 
nama'y ipinakikita ng pananalita ng mga ito na ang 
62 sanlinggo ay kasunod ng 7 bilang bahagi ng 70, 


PITUMPUNG SANLINGGO 


anupat hindi ipinahihiwatig na ang 62 sanlinggo ay 
tumutukoy sa yugto ng muling pagtatayo sa Jerusa- 
lem. (Ihambing ang Dan 9:25 sa KJ, AT, Dy, NW, 
Ro, Yg.) Isang editoryal na komento ni James Strong 
sa Commentary on the Holy Scriptures ni Lange 
(Dan 9:25, tlb, p. 198) ang nagsabi: “May kinalaman 
sa saling ito, kung saan pinaghihiwalay ang dala- 
wang yugto na pitong sanlinggo at animnapu't da- 
lawang sanlinggo, anupat itinatakda ang una bilang 
ang terminus ad quem [pangwakas at hangganang 
panahon] ng pagdating ng Pinahirang Prinsipe, at 
ang huli bilang ang panahon ng muling pagtata- 
yo, ang tanging saligan na pinanghahawakan ay 
ang pagbabantas ng mga Masorete, na naglagay ng 
Athnac [paghinto] sa pagitan ng mga iyon.... at 
sa nabanggit na salin ay asiwa ang pagkakaayos 
ng ikalawang sangkap, yamang wala itong pang- 
ukol. Samakatuwid, mas mabuti, at mas simple, na 
manghawakan sa Authorized Version, na sumusu- 
nod sa lahat ng mas matatandang salin.”---Isinalin 
at inedit ni P. Schaff, 1976. 

Maraming iba pang pangmalas ang inihaharap 
may kinalaman sa kahulugan ng hula, anupat ang 
ilan ay Mesiyaniko at ang ilan naman ay hindi. May 
kaugnayan dito, mapapansin na sa pinakamaagang 
umiiral na salin ng Septuagint, lubhang pinilipit ang 
pananalita ng tekstong Hebreo. Gaya ng ipinali- 
wanag ni Propesor Pusey, sa Daniel the Prophet 
(p. 328, 329), pinalsipika ng tagapagsalin ang bi- 
nanggit na yugto ng panahon, at mayroon siyang 
mga salitang idinagdag, binago, at pinagpalit-palit, 
upang palitawing natupad ang hula sa pakikipagla- 
ban ng mga Macabeo. Sa karamihan ng makaba- 
gong mga edisyon ng Septuagint, ang halatang 
pinilipit na saling iyon ay pinalitan ng salin ni Theo- 
dotion, isang Judiong iskolar noong ikalawang siglo 
C.E., na ang salin ay kaayon ng tekstong Hebreo. 

Sinisikap ng ilan na baguhin ang pagkakasunud- 
sunod ng mga yugto ng panahon sa hula, samanta- 
lang pinalilitaw naman ng iba na magkakasabay 
ang mga iyon o na walang aktuwal na katuparan 
ang mga iyon. Ngunit ang mga naghaharap ng ga- 
yong mga pangmalas ay nasasalabid sa maraming 
komplikasyon, at ang kanilang mga pagsisikap na 
makalusot ay nauuwi sa kakatwang mga paliwanag 
o sa tahasang pagkakaila na ang hula ay kinasihan 
o totoo. Partikular na tungkol sa kababanggit na 
mga ideya, na mas maraming problemang nililikha 
kaysa sa nilulutas, ang nabanggit na iskolar na si 
E. B. Pusey ay nagkomento: “Ito ang napakahihirap 
na problema na dapat lutasin ng mga hindi nana- 
nampalataya, dapat nilang lutasin ang mga iyon sa 
paraang nais nila, na siyang mas madaling gawin, 
sapagkat maaaring paniwalaan ng mga hindi nana- 
nampalataya ang lahat ng bagay, maliban doon sa 
isinisiwalat ng Diyos."—P. 206. 


PLATANO, PUNONG 


PLATANO, PUNONG [sa Heb., @er:mohn': sa 
Ingles, plane tree]. Isang punungkahoy na maringal 
ang anyo, tumataas nang mga 20 m (70 piye), anu- 
pat ang mahahabang sanga at mga dahon nito na 
matingkad na luntian at tulad ng sa punong ubas 
ay naglalaan ng mainam na lilim. Kadalasan, ang 
sukat ng katawan nito ay 3 hanggang 4 na m 
(10 hanggang 13 piye). Taun-taon, ang panlabas na 
talob ng punong platano (Platanus orientalis) ay na- 
tutuklap nang pahaba o kaya ay seksiyon-seksiyon, 
anupat nalalantad ang makinis at maputing panlo- 
ob na talob sa ilalim. 

Posibleng ang pangalan ng punong ito sa Hebreo 
ay nagmula sa pandiwang “@rah, nangangahulu- 
gang “ihantad, ilantad.” (Zef 2:14: Isa 22:6) Sa Gene- 
sis 30:37, 38, si Jacob ay inilarawang naglalagay ng 
mga baston na mula sa punong ito, kasama ng mga 
baston mula sa ibang mga puno, sa harap ng mga 
kawan ni Laban sa Haran na nasa Sirya. Ang mga 
baston ay tinalupan, anupat “inihantad,' o ipinakita, 
ang “mga puting bahagi.” 

Ang punong ito ay maihahambing sa, ngunit hin- 
di aktuwal na katumbas ng, maringal na sedro ng 
Lebanon, na ginamit ni Ezekiel upang lumarawan 
kay Paraon at sa buong pulutong nito.---Eze 31:8. 

Ang mga punong platano ay matatagpuan sa ka- 
habaan ng mga ilog at mga batis sa buong Sirya at 
sa rehiyon ng sinaunang Asirya, gayundin ang ilan 
sa Palestina at Lebanon. 


PLATERO. Taong naghuhulma, nagpupukpok, 
nag-uukit, naglililok, o gumagawa ng iba pang gawa- 
in sa metal. (Isa 41:7) Sa kasaysayan, ang unang na- 
katalang “panday ng bawat uri ng kasangkapang 
tanso at bakal” ay si Tubal-cain. (Gen 4:22) Ang si- 
naunang mga platero ay gumawa ng mga kasangka- 
pan, gamit sa bahay, sandata, baluti, panugtog, pa- 
lamuti, at pigurin. Hindi lamang sila gumawa ng 
mga bagong kasangkapan kundi nagkumpuni rin. 
(2Cr 24:12) Marami sa kanila ang dalubhasa sa pag- 
gawa sa mga metal na gaya ng ginto (Ne 3:8, 31, 32), 
pilak (Huk 17:4: Gaw 19:24), o tanso (2Ti 4:14). Kung 
minsan, bumubuo sila ng asosasyon o samahan. (Ne 
3:31, Gaw 19:24-28) Kailangan sa kanilang hanapbu- 
hay ang kasanayan sa artistikong pagdidisenyo. 
Posibleng may kaalaman na sa pagpaplatero ang 
mga Israelita bago pa man sila pumasok sa Ehipto, 
o posibleng doon nila ito natutuhan. Nang umalis sila 
sa Ehipto, marunong na silang humubog ng isang bi- 
nubong guya at isang tansong serpiyente. (Exo 32:4: 
Bil 21:9) Gayunman, mas kahanga-hanga ang iba't 
ibang kagamitang metal na ginawa nila para sa pag- 
lilingkod sa tabernakulo. Si Bezalel at ang kaniyang 
mga katulong ay ginabayan ng espiritu ni Jehova sa 
kanilang pagpaplatero.---Exo 31:2, 3, 35:30-35. 


942 


Nang maglaon, noong sinisiil ng mga Filisteo ang 
mga Israelita, pinagbawalan silang magkaroon ng 
sarili nilang mga platero upang hindi sila makagawa 
ng mga sandata. (1Sa 13:19-22) Walang alinlangang 
ito rin ang dahilan kung bakit dinalang bihag ni Na- 
bucodonosor ang mga platero at ang iba pang mga 
bihasang manggagawa noong salakayin niya ang 
Jerusalem sa unang pagkakataon.--2Ha 24:14, 16; 
Jer 24:1, 29:1, 2. 


PLAWTA. Isang panugtog na uring woodwind 
o hinihipan. Bagaman may ilang pagtatalo hinggil 
sa kung aling makabagong panugtog ang tumu- 
tugma sa Hebreong chail’ at sa katumbas nitong 
Griego na au-los”, isinasalin ng maraming makaba- 
gong salin ang mga salitang ito bilang “plawta,” ka- 
suwato ng paglalarawang ibinigay ng mga leksi- 
kograpo. (1Sa 10:5, 1Co 14:7, AT, JB, NW, RS) Ang 
salitang-ugat na Hebreo kung saan pinaniniwa- 
laang hinalaw ang chalil ay nangangahulugang 
“ulusin” (Isa 51:9: 53:5), at maaaring tumutukoy ito 
sa isang pamamaraang ginagamit sa paggawa ng 
isang simpleng plawta, samakatuwid nga, binubu- 
tasan muna ang pinakagitna ng isang bahagi ng 
tambo, kania, o maging buto ng hayop o garing, at 
saka gagawa ng iba pang mga butas na may ang- 
kop na mga pagitan. Ipinahihiwatig ng mga ins- 
kripsiyon sa Ehipto na sari-saring tulad-plawtang 
mga panugtog ang umiral sa bansang iyon. Ang 
isang uri ng mga ito ay hinahawakan nang paha- 
lang, anupat sa gilid ng panugtog inilalapat ang bi- 
big, gumawa rin sila ng isang doblihang plawta, at 
sa dulo naman ng dalawang pipa na ito inilalapat 
ang bibig. 

Ang Griegong au-los'ay waring ginagamit din bi- 
lang isang pangkalahatang katawagan anupat sak- 
law nito ang dalawang uri ng mga panugtog: yaong 
ginagamitan ng isang tambo sa bokilya, at yaong 
mga simpleng pipa na tulad-plawta. Maaaring ang 
chail ay naging isa ring pangkaraniwang termino 
para sa lahat ng panugtog na woodwind, ngunit sa 
makabagong Hebreo ang pangalang ito ay ikinaka- 
pit lamang sa plawta, at ayon sa tradisyonal na pa- 
niniwalang Judio ang chatlil sa Kasulatan ay ang 
plawta. 

Noon, kabilang ang plawta sa mga pinakapopular 
sa lahat ng panugtog, anupat tinutugtog ito sa ma- 
sasayang panahon gaya ng mga piging at mga ka- 
salan (Isa 5:12, 30:29; 1Ha 1:40), isang kaugaliang 
ginagaya ng mga bata sa mga liwasan. (Mat 11:16, 
17) Tinutugtog din ito sa mga panahon ng kalung- 
kutan. Kadalasan, ang propesyonal na mga tagapag- 
dalamhati ay sinasaliwan noon ng mga plawtis- 
tang tumutugtog ng malulungkot na himig.--Mat 
9:23, 24. 


943 


POKA, BALAT NG. Hindi matiyak kung anong 
partikular na uri ng balat ang tinutukoy bilang 
ta chash, ang salitang Hebreo na ito ay ginamit 
upang ilarawan ang panlabas na pantakip ng taber- 
nakulo at isang pambalot para sa mga kasangka- 
pan at kagamitan ng santuwaryo kapag inililipat 
ang mga iyon. Kadalasan, ang tachash o techa- 
shim’ (pangmaramihan) ay lumilitaw kasama ng 
‘hr o “ohrohth' (balat, mga balat). (Exo 25:5, 26:14, 
35:7, 23: 36:19; 39:34: Bil 4:6-14, 25: Eze 16:10) Wa- 
ring sa pagkaunawa ng mga tagapagsalin ng Grie- 
gong Septuagint, ang salitang Hebreo ay tumutu- 
koy, hindi sa isang hayop, kundi sa kulay na asul. 
(Ihambing ang Bil 4:14, tlb sa Rbi8.) Subalit halos 
nagkakaisa ang mga Judiong komentarista sa pag- 
sasabing ang tachash ay tumutukoy sa isang ha- 
yop. Ang pangmalas na ito ay itinaguyod din ni Ge- 
senius, na isang leksikograpo sa wikang Hebreo, 
anupat itinuring niya na ang mababasa sa Septua- 
gint ay isa lamang palagay, isang pagkakasalin na 
hindi sinusuportahan ng etimolohiya o ng mga wi- 
kang kaugnay ng Hebreo. Sa kaniyang pagkaunawa, 
ang ta chash ay tumutukoy sa poka (seal) o kaya'y 
sa badger, anupat ibinatay niya ang kaniyang mga 
konklusyon sa konteksto, sa testimonyo ng mga Tal- 
mudista, sa paghahambing ng salitang Hebreo sa 
katulad nitong mga salita sa ibang mga wika, at sa 
etimolohiyang Hebreo. 

Isinalin ng mga tagapagsalin ng Bibliya ang ‘ohr 
(“oh-rohth') ta'chash (techashim') sa iba't ibang pa- 
raan bilang “(mga) balat ng mga badger” (KJ), 
“(mga) balat ng kambing” (RS), “(mga) balat ng por- 
poise” (AT), “(mga) balat ng poka” (AS), “katad” 
(Mo), “mainam na katad” (JB), “mga balat na kulay 
biyoleta” (Dy), at “katad na tahash” (Exo 25:5, tlb sa 
Rbi8, ngunit “mga balat ng poka” sa mismong teks- 
to). Hindi lahat ng mga iskolar ay pabor sa salin na 
“(mga) balat ng mga badger,” yamang ipinapalagay 
na imposibleng makakuha ang mga Israelita ng sa- 
pat na balat ng badger, sa Ehipto man o sa ilang, 
upang ipantakip sa tabernakulo. May mga isko- 
lar ding nagsasabi na hindi wasto ang alinman sa 
“(mga) balat ng mga badger” o “(mga) balat ng 
poka” o “(mga) balat ng porpoise,” yamang maliwa- 
nag na ang mga badger, mga poka, mga porpoise 
o dolphin, mga dugong, at katulad na mga hayop ay 
marumi anupat hindi dapat kainin. (Lev 11:12, 27) 
Samakatuwid, para sa kanila, mahirap isipin na ang 
balat ng isang ‘maruming’ hayop ay gagamitin sa 
isang bagay na napakasagrado gaya ng pagtatayo 
ng tabernakulo at bilang pantakip sa mga kasangka- 
pan at kagamitan ng santuwaryo. Sinasabi nila na 
ang tachash ay maaaring tumutukoy sa balat ng 
isang malinis na hayop, posibleng isang uri ng an- 
tilope, tupa, o kambing. 


POKA, BALAT NG 


Maaaring Gamitin Bagaman ang Poka ay Inu- 
ri Bilang Marumi. Bagaman maliwanag na ang 
mga poka ay marumi anupat hindi dapat kainin, 
hindi nangangahulugan na bawal gamitin ang kani- 
lang mga balat bilang pantakip sa tabernakulo. Ha- 
limbawa, bagaman ang leon at ang agila ay “maru- 
mi” (Lev 11:13, 27), kabilang ang mga ito sa apat na 
mukha ng makalangit na mga kerubing nakita ni 
Ezekiel sa pangitain. (Eze 1:5, 10; 10:14) Gayundin, 
ang mga karwaheng tanso na ginawa ni Solomon 
upang gamitin sa templo ay napapalamutian ng 
mga wangis ng mga leon, at tiyak na alinsunod ito 
sa mga planong ibinigay ng Diyos kay David sa pa- 
mamagitan ng pagkasi. (1Ha 7:27-29, 1Cr 28:11-19) 
Ginamit ng mga Israelita ang “maruruming” hayop 
gaya ng mga asno bilang sasakyan, anupat inihula 
pa nga na ang Mesiyas ay papasok sa Jerusalem sa- 
kay ng isang asno. (Zac 9:9, Mat 21:4, 5) Bagaman si 
Juan na Tagapagbautismo ay may napakasagradong 
atas na “magpauna sa harap ni Jehova upang ihanda 
ang kaniyang mga daan,' siya'y nagsuot ng panana- 
mit na gawa sa balahibo ng isang “maruming” ha- 
yop. (Luc 1:76, Mat 3:4, Lev 11:4) Waring ipinahihi- 
watig ng lahat ng ito na ang pagkakaiba sa pagitan 
ng malinis at ng marumi ay kapit lamang sa pagka- 
in, bagaman may mga panahong ikinakapit din ito 
may kaugnayan sa paghahain, at hindi ito nanga- 
ngahulugan na dapat kasuklaman ng mga Israelita 
ang lahat ng ‘maruruming’ hayop. (Lev 11:46, 47) 
Isa pa, ang mga ito, gaya rin ng ‘malilinis’ na hayop, 
ay nilalang ng Diyos at samakatuwid ay mabuti 
at hindi karima-rimarim sa ganang sarili.--Gen 1: 
21, 25. 

Kung Paano Nakakuha Nito ang mga Israe- 
lita. Kung ang tachash sa Bibliya ay talagang tu- 
mutukoy sa isang uri ng poka, paano kaya nakakuha 
ng mga balat ng poka ang mga Israelita? Bagaman 
ang mga poka ay karaniwang matatagpuan sa mga 
rehiyon ng Artiko at Antartiko, mas gusto ng ilang 
poka ang mainit-init na klima. Sa ngayon, mayroon 
pa ring mga monk seal na makikita sa isang bahagi 
ng Dagat Mediteraneo, at sa iba pang mas maiinit 
na katubigan. Sa nakalipas na mga siglo, lubhang 
nabawasan ang bilang ng mga poka dahil sa tao, su- 
balit noong panahon ng Bibliya, maaaring mara- 
ming poka sa Mediteraneo at sa Dagat na Pula. No- 
ong 1832, isang edisyong Ingles ng Dictionary of the 
Holy Bible ni Calmet (p. 139) ang nagsabi: “Sa ma- 
raming maliliit na pulo sa dagat na Pula, sa palibot 
ng peninsula ng Sinai, ay matatagpuan ang mga 
poka.”--Tingnan din ang The Tabernacle's Typical 
Teaching, ni A. J. Pollock, London, p. 47. 

Ang sinaunang mga Ehipsiyo ay nakipagkalaka- 
lan sa Dagat na Pula at, sabihin pa, tumanggap sila 
ng mga paninda mula sa maraming rehiyon sa 
Mediteraneo. Kaya naman may mapagkukunan ng 


POKERET-HAZEBAIM 


mga balat ng poka ang mga Ehipsiyo. Samakatuwid, 
nang lisanin ng mga Israelita ang Ehipto, maaaring 
dinala nila ang mga balat ng poka na dati na nilang 
pag-aari, pati na yaong mga kabilang sa maraming 
mahahalagang bagay na ibinigay sa kanila ng mga 
Ehipsiyo.---Exo 12:35, 36. 


POKERET-HAZEBAIM. Ulo ng isang pa- 
milya na ang mga inapo ay kabilang sa “mga anak 
ng mga lingkod ni Solomon” na bumalik mula sa 
pagkatapon sa ilalim ng pangunguna ni Zerubabel. 
—Ezr 2:1, 2, 55, 57: Ne 7:59. 


POLIGAMYA. 
PONCIO. 


PONTO [Dagat]. Isang distrito ng hilagaang Asia 
Minor sa kahabaan ng Dagat Euxine (Dagat na 
Itim). Maliwanag na ang pangalang ito ay kumapit 
bago ang panahong Kristiyano sa bahaging iyon ng 
hilagaang Asia Minor na kahangga ng Pontus Eux- 
inus, gaya ng tawag sa dagat na ito kung min- 
san. Ang Ponto ay sumasaklaw mula sa maba- 
bang bahagi ng Ilog Halys sa K (malapit sa Bitinia) 
pasilangan sa kahabaan ng baybayin patungo sa 
TS hangganan ng dagat. Ang klima sa kahabaan ng 
matabang baybaying ito ay mainit kapag tag-araw 
at katamtaman kapag taglamig. Ang looban nito 
ang nagsisilbing HS sulok ng gitnang talampas, 
kung saan maraming libis ng ilog, at ang mga ito ay 
pinagtatamnan ng mga butil. Ang mga dalisdis ng 
mga bundok ay nababalutan ng kagubatan at pi- 
nagkukunan ng kahoy para sa paggawa ng mga 
barko. Sa kahabaan ng baybayin ay madarama ang 
impluwensiya ng mga kolonyang Griego, ngunit 
ang mga tao sa looban ay may malapit na kaugna- 
yan sa Armenia sa dakong S. 

Pagkatapos na mapasailalim ng impluwensiya ng 
Persia sa loob ng ilang panahon, ang hiwalay na ka- 
harian ng Ponto ay itinatag noong ikaapat na sig- 
lo B.C.E. Namahala ang sunud-sunod na mga haring 
tinawag na Mithradates, at nabuo ang malapit na 
kaugnayan sa Roma. Gayunman, hinamon ni Mith- 
radates VI Eupator ang kapangyarihan ng Roma 
at lubha niyang pinalawak ang kaniyang kaharian. 
Pagkaraan ng sunud-sunod na mga digmaan, tinalo 
siya ng mga Romano sa ilalim ng pangunguna ni 
Pompey noong mga 66 B.C.E. Pagkatapos, ang ka- 
lakhan ng Ponto ay isinanib sa Bitinia sa dakong K 
upang maging tambalang probinsiya na tinatawag 
na Bitinia at Ponto. Ngunit ang silanganing seksi- 
yon ay idinagdag sa probinsiya ng Galacia (Ponto 
ng Galacia). Nang maglaon, ang ilang parte ng si- 
langaning bahaging ito ay ibinigay kay Polemon 
(mga 36 B.C.E.) upang maging bahagi ng Kaharian 
ni Polemon. (MAPA, Tomo 1, p. 195) Kaya noong 


Tingnan ang PAG-AASAWA. 


Tingnan ang PILATO. 


944 


unang siglo C.E., ang terminong “Ponto” ay tumu- 
koy alinman sa buong heograpikong lugar sa kaha- 
baan ng baybayin o sa bahaging iyon na matatag- 
puan sa tambalang probinsiya ng Bitinia at Ponto 
o maging sa silanganing seksiyon na naging bahagi 
ng Galacia at ng Kaharian ni Polemon. 

Sinabi ng unang-siglong Judiong manunulat na si 
Philo na ang mga Judio ay nangalat sa bawat baha- 
gi ng Ponto. May mga Judio mula sa Ponto na nasa 
Jerusalem noong Pentecostes 33 C.E. (Gaw 2:9) Po- 
sibleng ang ilan sa mga Judiong ito ng Ponto na na- 
karinig sa talumpati ni Pedro ay naging mga Kris- 
tiyano at bumalik sa kanilang sariling teritoryo. 
Pagkaraan ng mga 30 taon, ipinatungkol ni Pedro 
ang kaniyang unang kanonikal na liham (mga 62- 
64 C.E.) sa “mga pansamantalang naninirahan na 
nakapangalat sa Ponto” at sa iba pang mga bahagi 
ng Asia Minor. (1Pe 1:1) Yamang binanggit niya ang 
"matatandang lalaki” na dapat magpastol sa kawan, 
malamang na nagkaroon ng mga kongregasyong 
Kristiyano sa Ponto. (1Pe 5:1, 2) Ang Judiong nag- 
ngangalang Aquila na isang katutubo ng Ponto ay 
naglakbay patungong Roma at pagkatapos ay patu- 
ngong Corinto, kung saan niya nakatagpo ang apos- 
tol na si Pablo.--Gaw 18:1, 2. 


POOK NG BUNGO. 


POOT. Sa Kasulatan, ang salitang “poot” ay may 
ilang kahulugan na nagkakaiba-iba nang bahagya. 
Maaari itong tumukoy sa masidhing galit o sa nag- 
tatagal na sama ng loob na kadalasa'y may kasa- 
mang hangaring maminsala. Ang gayong poot ay 
maaaring maging isang napakatinding emosyon na 
nag-uudyok sa isa upang magdulot ng pinsala sa 
kaniyang kinapopootan. Ang “poot” ay maaari ring 
tumukoy sa masidhing pagkamuhi na walang anu- 
mang layuning magdulot ng pinsala sa kinamumu- 
hian, kundi nag-uudyok lamang sa isa na iwasan 
ang kinapopootan dahil sa pagkarimarim doon. Gi- 
nagamit din ng Bibliya ang salitang “poot” upang 
mangahulugang hindi gaanong ibigin. (Gen 29:31, 
33: Deu 21:15, 16) Halimbawa, sinabi ni Jesu-Kristo: 
“Kung ang sinuman ay pumaparito sa akin at hindi 
napopoot sa kaniyang ama at ina at asawang babae 
at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapa- 
tid na babae, oo, at maging sa kaniyang sariling ka- 
luluwa, hindi siya maaaring maging alagad ko.” (Luc 
14:26) Maliwanag na hindi ibig sabihin ni Jesus na 
ang kaniyang mga tagasunod ay dapat na makada- 
ma ng galit o pagkarimarim sa kanilang mga pamil- 
ya o sa kanilang sarili, yamang hindi ito magiging 
kaayon ng iba pang bahagi ng Kasulatan.--Iham- 
bing ang Mar 12:29-31: Efe 5:28, 29, 33. 

Sinabi sa Kautusan ng Diyos sa Israel: “Huwag 
mong kapopootan ang [ipinagpatuloy sa pahina 961] 


Tingnan ang GOLGOTA. 


Ang mga Kongregasyon ng Apocalipsis 945 


SA PAGTATAPOS ng unang sig- 
lo C.E., ang binuhay-muling si 
Jesu-Kristo, sa isang nakaaantig 
na paraan, ay nagpakita ng ma- 
sidhing interes sa kaniyang mga 
pinahirang tagasunod na nari- 
to pa sa lupa. Paano? Sa pama- 
magitan ng pagpatnubay niya 
sa matanda nang apostol na si 
Juan sa pagsulat nito ng mga 
liham sa “pitong kongregasyon 
na nasa distrito ng Asia.” (Apo 
1:1-4) Ang mga liham na iyon 
ay naglalaman ng lubhang ki- 
nakailangang pampatibay-loob, 
payo, at babala. 


Sa ngayon, mga guho na la- 
mang ang matatagpuan sa mga 
lugar ng karamihan sa mga lun- 
sod na dating kinaroroonan ng 
mga kongregasyong iyon. Ngu- 
nit, ang mga guhong ito ay nag- 
bibigay ng katibayan na ang mga 
isinulat ay tumutukoy sa tunay 
na mga lugar, aktuwal na mga si- 
tuwasyon, at mga tao na tala- 
gang nabuhay. Gayunman, mas 
kawili-wiling malaman na iti- 
natawag-pansin ng mga mensa- 
heng ito ang mga kalagayang 
iiral sa hinaharap sa kongregas- 
yong Kristiyano. 


Pergamo 
Tiatira 
e 
Sardis 
“Smima ° #Filadelfia 
e Efeso 


O 
Laodicea 


PATMOS 


Muling-binuong altar para kay 


Zeus mula sa Pergamo. Ang mga 
Kristiyano sa Pergamo ay sinubok 
may kinalaman sa pag-uukol ng 
bukod-tanging pagsamba kay Jehova 


Mga guho ng Efeso. 
Naiwala ng ilang Kristiyano 
sa materyalistikong lunsod 
na ito ang pag-ibig kay 
Jehova na taglay nila - m aa 
noong una ma . ma z «e - a 


Ang Smirna (tinatawag 
ngayong Izmir). Ang 
unang mga Kristiyano 
rito, bagaman itinapon 
sa bilangguan, ay 
hinimok na huwag 
matakot. Yaong mga 
nasa Filadelfia (na 

nasa bukana ng isang 
mahabang libis na 
pakanluran tungo sa 
Smirna), bagaman 
nakapagbata na, ay 
hinimok din na patuloy 
na panghawakang 
mahigpit ang kanilang 
taglay 


Ang Tiatira (tinatawag ngayong Akhisar), 
mga haligi at arko ng isang lansangang may 
mga kolonada. Ang ilang unang Kristiyano sa 
Tiatira, bagaman nakikibahagi sa mabubuting 
gawa, ay may-kamangmangang nasangkot sa 
imoral na paggawi 


Ang Sardis, mga guho ng templo 
ni Artemis. Hindi lahat ng mga 
Kristiyano rito ay talagang buhay 
sa espirituwal 


Ang Laodicea. Ang mga Kristiyano 
sa lunsod na ito ay sinaway dahil 
sa pagiging malahininga, tulad ng 
tubig na pumapasok sa lunsod sa 
pamamagitan ng paagusan nito 


Sa Loob at sa Palibot ng Jerusalem sa Ngayon 947 


JERUSALEM —dating sentro 
ng tunay na pagsamba sa Diyos $ 
na Jehova, ngunit hindi na ito 
ang lunsod na nagtataglay ng 
pangalan ng Diyos. Naiwala 
ng Jerusalem ang natatanging 
katayuan nito nang mag-apos- 
tata ito sa mga turo ng Salita ng 
Diyos at itakwil nito ang Me- 
siyas, si Jesus. (Luc 13:34, 35) 
Gayunman, hanggang ngayon, 
interesadung-interesado pa rin 
sa Jerusalem ang mga taong 
may pagmamahal sa Bibliya sa- 
pagkat dito naganap ang mga f 
pangyayaring may pansansinu- “ 
kob na kahalagahan. 3 

Makikita mula sa himpapa- 
wid sa gawing timog (gaya ng 
nasa pahinang ito) ang mga 
bahagi ng lunsod ng Jerusalem 
at ang kaugnayan ng mga ito 
sa isa't isa. Nasa gawing ita- 
as ang Bundok Moria, na ki- 
naroroonan ng templo. Nasa 
gawing ibaba naman ang Bun- 
dok Sion, na kahangga ng agu- 
sang libis ng Kidron sa silangan 
at ng Libis ng Tyropoeon sa 
kanluran. Ang Lunsod ni David $ 
ay itinayo sa Bundok Sion. 

Kung tatayo ang isang tao 
sa Bundok ng mga Olibo sa 
dakong silangan ng Jerusalem, 
matatanaw niya ang ibayo ng 
Libis ng Kidron at makikita 
ang dating kinatatayuan ng 
templo. Sa ngayon, prominen- 
teng-prominente rito ang isang 
dambanang Muslim na kilala 
bilang Dome of the Rock. Si 
Jesus ay “nakaupo sa Bundok 
ng mga Olibo na abot-tanaw 
ang templo” nang bigkasin 
niya ang kaniyang bantog na 
hula tungkol sa “katapusan ng 
sistema ng mga bagay.”--Mar 
13:3, Mat 24:3. 


AY WAG KP UNA 
aai, proc nt 
ii an 


mula sa Bundok ng mga Olibo. Nasa 
harapan ang mga dakong libingan ng 
mga Judio na naniniwalang balang-araw 
ay magpapakita rito ang Mesiyas 


Ang Holyland Model sa Jerusalem 
na pinaniniwalaan ng marami na 
hitsura ng unang-siglong Jerusalem 


Ang Garden Tomb (kanan) at ang 
Church of the Holy Sepulchre (ibaba, 
unang-siglong mga libingan sa loob). 
Parehong inaangkin na pinaglibingan 
kay Jesus 


Tanawin sa lansangan 
sa matandang bahagi 
ng Jerusalem 


Ang Libis ng Hinom, na nasa dakong timog 
at timog-kanluran ng sinaunang Jerusalem, 
ay tinawag na Gehenna noong unang siglo 


Pintuang-daan ng Damasco, Jerusalem 


Ang Tipunang-tubig ng Siloam, na 
dinadaluyan ng bukal ng Gihon sa 
pamamagitan ng Paagusan ni Hezekias 


may "a 


Ang unang-siglong Tipunang-tubig 
ng Siloam, kung saan sinabi ni 
Jesus sa isang lalaking bulag na 
maghugas para gumaling (Ju 9:7) 


Ang kinikilalang lokasyon ng 
hardin ng Getsemani 


Betania, gaya ng makikita sa ngayon 


Ang Warren's Shaft, maaaring sa pamamagitan 
nito'y nakasalok ng tubig mula sa bukal ng 
Gihon gamit ang mga timba. Posibleng sa 
ganitong daanan nakapasok ang mga tauhan 
ni David patungo sa moog ng mga Jebusita 

sa Sion (2Sa 5:8) 


Arkeolohikal na mga paghuhukay sa hilagang 
panig ng sinaunang Lunsod ni David 


Ang Western Wall ng Jerusalem na 
may naglalakihang mga bato na mula 
pa noong unang siglo. Maraming Judio 
ang pumaparito upang manalangin 


Ang Pang-araw-araw na Buhay sa Sinaunang Israel 952 


PAANO kaya ang pang-araw- 
araw na buhay noong panahon 
ng Bibliya? Anong uri ng mga 
tahanan ang tinirahan ng kara- 
niwang mga tao? Anu-anong 
uri ng trabaho ang ginawa nila? 
Ano ang kanilang mga kaugali- 
an? Ang pagkakaroon mo ng 
ilang kaalaman tungkol sa mga 
bagay na ito ay makatutulong 
sa iyo upang mailarawan mo 
sa iyong isip ang mga ulat sa 
Bibliya. Kung minsan, ang sali- 
gang impormasyon ding iyon 
ang susi sa pag-unawa sa kahu- 
lugan ng mga kasulatan. 


Karamihan sa mga bahay, tulad 
ng isang ito sa Jerusalem, ay may 
patag na mga bubong kung 
saan ang mga tao ay maaaring 
dumalaw, maglakad-lakad kapag 
malamig ang gabi, o matulog 

pa nga (Luc 17:31) 


Mga sinaunang 


lampara na yari Isang uri ng pambahay na 
sa luwad at pugon na karaniwan sa 
pinagniningas mga Israelita (Lev 26:26) 
ng langis 

(Mat 25:1-4) 


Kadalasang sa 

balikat pinapasan 

ng Hebreong mga 
lalaki at mga babae 
ang kanilang dala-dala 
(Gen 24:15: Bil 7:9) 


Iba't iba ang laki 
at hugis ng mga Ni a 
sisidlan, karaniwan ş Aj 
nang luwad, kung ~“ si 
minsan ay yari sa 
bato (1Ha 17:12) 


Noong panahon ng Bibliya, ang mga 
butil ay ginagapas gamit ang kamay 
(kaliwa), ginigiik sa pamamagitan ng 
mga paa ng hayop o ng panggiik na 
kareta para ihiwalay ang ipa mula sa 
butil (ibaba sa kaliwa), at tinatahip 
(ibaba) sa pamamagitan ng pagsasaboy 
ng butil para liparin ng hangin ang ipa 


Isang gilingang-bato na malamang 
na ginamit sa pagpisa sa mga olibo 
upang katasin ang langis (Bil 18:27) 


Na Pa 6 
z 


po >, an alibi 
Ui No 


oe agb 


Gilingang pangkamay, ginagamit 
sa paggiling ng mga butil upang 
maging harina (Mat 24:41) 


Ang pagpapastol ay isang 
karaniwang hanapbuhay 
“4 noong panahon ng Bibliya 
(Luc 15:4) 


Ang mga buriko, o mga 
asno, ay madalas gamitin 
bilang mga hayop na 
pantrabaho (1Cr 12:40) 


Mga balon ang karaniwang 
pinagkukunan ng tubig sa 
lupaing iyon, noon at 
hanggang sa ngayon 

(Gen 29:10) 


Ang mga Hayop sa Bibliya 955 


Ginamit ang mga kambing 
upang lumarawan sa mga 

katangiang di-kanais-nais at 
sa mga taong balakyot (Zac 


Sa isang mahusay na ilustrasyon, sinabi ni Jesus na mas madali pa sa 10:3: Mat 25:33), ngunit ang 
isang kamelyo na makalusot sa butas ng karayom na panahi kaysa mga kambing na inihandog 
sa isang taong mayaman na makapasok sa Kaharian (Luc 18:25) bilang hain ay ginamit din 


upang magsilbing larawan 
ng hain ni Kristo (Heb 9:12) 


Iniiwasan ng mailap na asno ang 
mga lugar na tinatahanan ng mga 
tao. Tumahan si Nabucodonosor 
kasama ng ganitong mga hayop 
noong panahong mabaliw siya 
nang pitong taon (Dan 5:21) 


Ginamit ang mga gasela bilang sagisag ng 
kagandahan (Sol 2:9) at ng bilis (1Cr 12:8) 


DETALYADONG 
MGA MAPA 


Saruhen (Saaraim: 


Silhim) 


Lod (Lida) "Hadid 


Gimzo 
° 


Elteke(h) 


Mababang 
Bet-horon 


Uzen-seera e 


o e 
Mataas 


o 
Saalbim 
na Bet- 


Ja bneel, Ps 


Gederot 0 


(Cata 


Timnah 


o 
e 


Zor: 


Bet-semes 
e 


Makeda 
o 


e Jarmut 
o lapua 


e Azeka 
2b, 


horon 

Aiea EA 
o 

e 

Kepira 
Seir eii pa 
Kiriat-jearim 
(Baale-juda) 


Asna 
o 


e. e 
a Estaol Kesalon 


Lehi 
o 


En-ganim 


e Zanoa 


PI mnah Eltekon 
o 


K ng ka? Soco(h) 


Pap, o 
San Holon Gibeah 


Aczib 
(Cozeba) 
o 


Libna o o Moreset 
o 
B Ka Mizpa 
o Elkos9 aa Cad 
Zaanan O 
Maresa (Maresha) 


(Zenan) 
Lamam 
o 
e 
Lakis 


Migdal-gad o H 
Bozkat 9 


o 
Etam 


o 
Bet-ezel 


Ain (En-rimon; Rimon) 
e 


Madmana 
o 


e 
Sansana 


o 
Kabzeel 
(Jekabzeel) 


Beer-sheba 
LI 


o 
Hazar-sual 


Asna 
o 


Sapir 


Ye tuyo 


e 
Adul: 
Fes“ Gedor 
e 
Gilo 
i LJ 
Kala g Maarat 


Nebo? 


Nezib, Bazu Zior 


o Halhul e 
pit Bet-anot @ 


a 
Mamre 


. 
Bet-tapua Hebron 


eo 
Yungib ng Macpela 
e 
Adoraim 

Apek Zip 

. 
Jokdeam 
° Hores 


e 
e 
oa pad 
(Sema) [sa Israel] 


Jagur 
o 


o 
Arad 


[sa Canaan] 


Opni e © Kepar-ammoni 
@Efraim(n) 
(Opra) 


eRimon 


e Avim 
Mizpa 
Irpeel A Migron eMicmas(h) 


o 
Gedera o Geba Sari Bozez 


Rama? 


° 
Gibeon 
Azmavet @ Pici a 


at eGibeah Adumim 


Galim e @ Almon o 


Moza e 
4 Neptoa Anatot 


@Bahurim 


Jerusalem 
e En-semes 


En-rogel e 
À Betania (Anania) 


o Manahat 


é Betlehem 
Etam 
e. 


Net 
@Netopa 


P Tekoa 


En-gedi 
n-gedi,, 


Rama (Baal: Baalat-beer) 
o 


5 Jerico 


Raba 
(Filadelfia) ° 


Bet-nimra 
e 


o Gilgal 
Abel-keramim | 


Bet-araba 
3 Sitim 
Bet-hogla ` o 


Bet-haran(m) Fleale 2 
LI e 


Hesbon 
Bet-peor e 


Bet-jesimot 
O Pisga 
A Bdk. Nebo 
b Nebo 


Bamot-baal 
o 
Medeba 
e 


Baal-meon 
e 


Jup 


pAlmon-diblataim 


Zeret-sahar Matana 
o o 


Atarot 
e 


ePibon (Dibon-gad) 


Bet-: 
et gamul 


Aroer 
e 


Arn Op) 


Dimon 
o 


ekabbath-moab 


eK ng Moab (Kir-hareset; Kir-heres) 


BE. 
Nimrim 


Jotba @ aa 
(J 


R 8 Nea 
Ang mapang ito ay karugtong 


` Ruma e Dimna 
ng mapa sa naunang mga 


` Hanaton? o (Rimon) 
pahina at ipinakikita rito ang 
mga lugar sa dakong hilaga 


3 o 
Haroset Betlehem Cab Waaa Et-kazin 
e 


oldala 


Nazaret Daberat 
@Simron . (Rabit) 
Pa j L/ 
Mareal Japia 
o e 


e 
Kesulot 
Jokneam @ @Dabeset (Kislot-tabor) 


Balon ng Harod ° 


E Taanac 
Hadadrimon? g 


zogo RE 


Bahay-Talian ng mga Pastol a 
En-ganim s 


® [bleam 


Samaria 
o 


Bdk. Ebal 
A 


pakal nüjagpy p ”" 
Sikem 
Piraton Bdk. Gerizim a 
o 


Micmetat? 


Taanat-shilo? 
@Baal-salisa 


o 
n3 Li Janoa 
'uma 


JApek (Antipatris) 


elapua 


Ebenezer 
o 


Lebona 
o 


Shilo 
Zereda o 
o 
Arimatea Gilgal 
@(Rama) o, 


Timnat-sera 
o 


Jesana 
o 
Nebalat 
e 


Baal-hazor 
O 


Magadano 
Rakat 
Tiberias 


Hammat 


e ^dami-nekeb 


[Aznot-tabor cLasaron 


Helep Jabneel 


Lakum 0 


A En-hada® Bet-semes 
Bdk. Tabor 


° En-dor 


z Haparaim 


e Bezek 


o Bahay ni Arbel 


@ Jogbeha 


@Ramot-gilead 


961 


[karugtong ng pahina 944] iyong kapatid sa iyong 
puso.” (Lev 19:17) Ang isa sa mga kahilingan para 
sa taong nagsasabing siya'y nakapatay nang di- 
sinasadya at naghahangad na mapaglaanan ng ka- 
ligtasan sa mga kanlungang lunsod ay na hindi 
niya dating kinapopootan ang napatay.--Deu 19: 
4, 11-13. 

Dapat Bang Kapootan ng Isa ang Kaniyang 
mga Kaaway? Ang payo ni Jesus na ibigin ng isa 
ang kaniyang mga kaaway ay lubusang kasuwato 
ng diwa ng Hebreong Kasulatan. (Mat 5:44) Batid ng 
tapat na si Job na mali para sa kaniya ang makada- 
ma ng anumang pagsasaya dahil sa kapahamakan 
niyaong masidhing napopoot sa kaniya. (Job 31:29) 
Ipinag-utos ng Kautusang Mosaiko sa mga Israelita 
ang pananagutang sumaklolo sa ibang mga Israeli- 
ta na maaaring itinuturing nila bilang kanilang mga 
kaaway. (Exo 23:4, 5) Sa halip na magsaya dahil sa 
kasakunaan ng kaaway, ang mga lingkod ng Diyos 
ay tinatagubilinan: “Kung ang napopoot sa iyo ay 
nagugutom, bigyan mo siya ng tinapay na makaka- 
in; at kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng tu- 
big na maiinom.”--Kaw 24:17, 18; 25:21. 

Ang ideyang dapat kapootan ang mga kaaway ay 
isa sa mga bagay na idinagdag sa kautusan ng 
Diyos ng Judiong mga guro ng tradisyon. Yamang 
ipinag-utos ng Kautusan sa mga Israelita na ibigin 
ang kanilang kapuwa (Lev 19:18), ipinalagay ng mga 
gurong ito na nagpapahiwatig iyon na dapat nilang 
kapootan ang kanilang mga kaaway. Ang “kaibigan” 
at “kapuwa” ay itinuring na tumutukoy lamang sa 
mga Judio, samantalang ang lahat ng iba pa ay iti- 
nuring na likas na mga kaaway. Kaayon ng kanilang 
tradisyonal na pagkaunawa sa salitang “kapuwa” at 
dahil sa tradisyong nagtataguyod ng pakikipag-alit 
sa mga Gentil, madaling makita kung bakit nila idi- 
nagdag sa pananalita ng kautusan ng Diyos ang di- 
awtorisadong mga salitang “at kapopootan mo ang 
iyong kaaway.”---Mat 5:43. 

Sa kabaligtaran, pananagutan ng isang Kristiyano 
na ibigin ang kaniyang mga kaaway, samakatuwid 
nga, yaong mga gumagawa sa kanilang sarili na ka- 
niyang personal na mga kaaway. Ang gayong pag- 
ibig (sa Gr., a:ga'pe) ay hindi sentimentalidad, na 
nakasalig sa personal na pagkagiliw, gaya ng kada- 
lasang ipinapalagay ng iba, kundi isang pag-ibig na 
nakasalig sa kusang-loob na pagsang-ayon ng kalo- 
oban dahil sa simulain, tungkulin, at dahil iyon ang 
wastong gawin, anupat taimtim na hinahangad ang 
ikabubuti ng iba ayon sa kung ano ang tama. Ang 
(pag-ibig na) a:gape ay nananaig sa personal na 
mga alitan, anupat hindi kailanman pinahihintulu- 
tan ang mga ito na maging dahilan upang iwan niya 
ang tamang mga simulain at gumanti. Kung tung- 
kol naman sa mga sumasalansang sa kaniyang lan- 


POOT 


dasing Kristiyano at umuusig sa kaniya, anupat gi- 
nagawa iyon sa kawalang-alam, ipananalangin pa 
nga ng lingkod ng Diyos na mabuksan ang kanilang 
mga mata upang makita nila ang katotohanan may 
kinalaman sa Diyos at sa Kaniyang mga layunin. 
--Mat 5:44. 

Wastong Pagkapoot. Gayunpaman, may mga 
kalagayan at mga panahon kung kailan wasto ang 
mapoot. “May .. . panahon ng pag-ibig at panahon 
ng pagkapoot.” (Ec 3:1, 8) Kahit si Jehova ay sinasa- 
bing napoot kay Esau. (Mal 1:2, 3) Ngunit ito'y hin- 
di dahil sa sariling kagustuhan lamang ng Diyos. Si 
Esau ay napatunayang di-karapat-dapat sa pag-ibig 
ni Jehova dahil hinamak niya ang kaniyang pagka- 
panganay at ipinagbili niya iyon, sa gayo'y pati ang 
mga pangako ng Diyos at ang mga pagpapalang ka- 
lakip niyaon. Bukod diyan, nilayon niyang patayin 
ang kaniyang kapatid na si Jacob. (Gen 25:32-34, 
27:41-43: Heb 12:14-16) Kinapopootan din ng Diyos 
ang matayog na mga mata, bulaang dila, mga ka- 
may na nagbububo ng dugong walang-sala, pusong 
kumakatha ng mga nakasasakit na pakana, mga pa- 
ang nagmamadali sa pagtakbo sa kasamaan, bula- 
ang saksi, sinumang naghahasik ng mga pagtatalo 
sa gitna ng magkakapatid, sa katunayan, ang lahat 
ng indibiduwal at lahat ng bagay na lubusang su- 
masalansang kay Jehova at sa kaniyang matuwid na 
mga kautusan.--Kaw 6:16-19, Deu 16:22, Isa 61:8; 
Zac 8:17: Mal 2:16. 


Anong uri ng pagkapoot ang dapat 
linangin ng mga lingkod ng Diyos? 


Palibhasa'y tunay na matapat kay Jehova, kinapo- 
pootan ng kaniyang mga lingkod ang anumang ba- 
gay at sinumang indibiduwal na kaniyang kinapopo- 
otan. (2Cr 19:2) “Hindi ko ba kinapopootan yaong 
mga masidhing napopoot sa iyo, O Jehova, at hindi 
ba ako naririmarim sa mga sumasalansang sa iyo? 
Napopoot ako sa kanila taglay ang ganap na pagka- 
poot. Sila ay naging tunay na mga kaaway ko.” (Aw 
139:21, 22) Ngunit hindi hinahangad ng pagkapoot 
na ito na pinsalain ang iba. Sa halip, nakikita ito sa 
lubusang pagkamuhi sa anumang bagay na balak- 
yot, anupat iniiwasan ang bagay na masama at ya- 
ong mga masidhing napopoot kay Jehova. (Ro 12: 
9, 17, 19) Wasto lamang na kapootan ng mga Kristi- 
yano yaong mga kilalang kaaway ng Diyos, gaya ng 
Diyablo at ng kaniyang mga demonyo, gayundin 
ang mga taong sadya at kusang naninindigan laban 
kay Jehova. 

Bagaman hindi iniibig ng mga Kristiyano ang 
mga taong ginagawang dahilan ang di-sana-nara- 
rapat na kabaitan ng Diyos para sa mahalay na 
paggawi, hindi nila kinapopootan ang mga taong 


PORATA 


nasasangkot sa paggawa ng masama ngunit kara- 
pat-dapat namang pagpakitaan ng awa. Sa halip na 
kapootan ang nagsisising manggagawa ng kamali- 
an, ang kinapopootan nila ay ang balakyot na gawa, 
oo, “maging ang panloob na kasuutan na narumhan 
ng laman. ”--Jud 4, 23. 

Pag-iwas sa Di-wastong Pagkapoot. Kapag 
ang isa ay naging Kristiyano, inaalis na niya ang 
pagkapoot sa iba. (Tit 3:3) Ang isa na napopoot sa 
kaniyang kapatid ay lumalakad pa rin sa kadiliman, 
at ang anumang pag-aangkin niya na iniibig niya 
ang Diyos ay isa ngang kasinungalingan. Ang pag- 
kapoot sa kapatid ay katumbas ng pagpaslang.-- 1Ju 
2:9, 11: 4:20; 3:15. 

Dahil sa sentimentalidad, maaaring masira ang 
timbang na pangmalas ng isa sa pag-ibig at pagka- 
poot, gaya ng lumilitaw na nangyari kay David may 
kaugnayan sa kaniyang anak na si Absalom. (2Sa 
18:33: 19:1-6) Gayundin naman, “ang nag-uurong 
ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak, 
ngunit ang umiibig sa kaniya ay yaong humahanap 
sa kaniya taglay ang disiplina.”---Kaw 13:24. 

Ang paggalang sa pribadong buhay ng iba at pag- 
papakita ng maibiging konsiderasyon ay makatutu- 
long sa isang tao upang hindi siya kapootan ng iba. 
Kaayon ito ng payo na: “Gawin mong madalang ang 
iyong paa sa bahay ng iyong kapuwa, upang hin- 
di siya magsawa sa iyo at talagang kapootan ka.” 
--Kaw 25:17. 

Tingnan din ang GALIT. 


PORATA. Isa sa sampung anak ni Haman.--Es 


9:8, 10. 
PORCIO FESTO. Tingnan ang FESTO. 
PORCUPINO [sa Heb., qip-podh’]. Malaking ro- 


dent na kilala dahil sa mga tinik nito na panangga- 
lang. Pinagtatalunan kung ano ang eksaktong kahu- 
lugan ng salitang Hebreo na qgip-podh, na isinalin sa 
iba't ibang paraan bilang “bittern” (KJ, Da), “bus- 
tard” (NE), “hedgehog” (AT, Le), at “(mga) porcupi- 
no” (AS, NW). (Isa 14:23: 34:11, Zef 2:14) Batay sa 
etimolohiyang Hebreo, tutol si G. R. Driver sa saling 
“bittern” at iminumungkahi niya na maaaring ang 
Hebreong qip:podh' ay kumakapit kapuwa sa porcu- 
pino at sa isang ibon. Ngunit inirerekomenda niya 
ang ‘ruffed bustard” bilang posibleng salin ng qip- 
podh' sa nabanggit na mga teksto. (Palestine Explo- 
ration Quarterly, London, 1955, p. 137) Mas pabor 


sina Koehler at Baumgartner sa saling “hedgehog” 
sa Isaias 14:23 at 34:11, ngunit “short-eared ow!” 


naman sa Zefanias 2:14. (Lexicon in Veteris Testa- 
menti Libros, Leiden, 1958, p. 845) Sa Hebreo, ang 
isang salita ay maaaring kumapit sa dalawang mag- 
kaibang hayop. Inilalarawan ito ng terminong tin- 


962 


she'meth, na tumutukoy kapuwa sa isang lumilipad 
na nilalang, “ang sisne,” at sa isang nagkukulupong 
nilalang, “ang hunyango. "--Lev 11:18, 30. 

Gayunman, sa kabila ng kawalang-katiyakan, 
may mabuting saligan para isalin ang qip-podh” 
nang pare-pareho bilang “porcupino” o “hedgehog,” 
sa halip na “bittern.” Kapuwa sa matatanda at sa 
makabagong mga leksikon, nakatala ang “hedge- 
hog” o “porcupino” bilang depinisyon ng qip:podh’ 
sa lahat ng paglitaw niyaon. Ang mga saling ito ay 
sinusuportahan ng Griegong Septuagint at ng La- 
tin na Vulgate, gayundin ng etimolohiyang Hebreo 
at ng kaugnay nitong mga wika gaya ng Aramai- 
ko, Arabe, at Ethiopic. 

Batay sa mga pala-palagay tungkol sa Isaias 14:23 
at Zefanias 2:14 hinggil sa pagkatiwangwang ng Ba- 
bilonya at Nineve, may mga tumututol na hindi ma- 
aaring porcupino (o hedgehog) ang hayop na tinu- 
tukoy, yamang ang nilalang na ito'y hindi naglalagi 
sa matatambong lawa ng tubig, hindi nakaaawit at 
hindi makaaakyat sa ibabaw ng mga haligi. Gayun- 
man, ayon sa Isaias 14:23, hindi ang matatambong 
lawa kundi ang Babilonya ang magiging pag-aari ng 
mga porcupino. Iniulat ng isang manggagalugad sa 
mga guho ng Babilonya na nakakita siya ng “mara- 
ming tinik ng porcupino.” Gayundin, ang tinig na 
"umaawit sa may bintana’ sa itiniwangwang na Ni- 
neve ay maaaring kumapit sa anumang ibon na da- 
dapo sa isang abandonadong bintana o maging sa 
hugong ng hangin, anupat hindi naman kailangang 
sa porcupino kumakapit. (Zef 2:14) Tungkol naman 
sa 'pagpapalipas ng porcupino ng gabi sa mga kapi- 
tal [tuktok] ng mga haligi, dapat tandaan na ang 
inilalarawan dito ay isang lunsod na nasa kaguhu- 
an. Kung gayon, posibleng-posible na ang mga ha- 
liging tinutukoy rito ay gumuho na. 


PORFIDO |sa Ingles, porphyry]. Isang uri ng 
bato, kadalasa'y matingkad na pula, purpura, 
o kung minsan ay berde, na may mga kristal ng 
feldspar. Kasama ng marmol at perlas, ginamit ito 
bilang sahig sa palasyo ng Persia sa Susan noong 
mga araw ni Haring Ahasuero.--Es 1:6. 


POSAS. 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN. 
Ang Kasulatan ay bumabanggit ng napakarami at 
iba't ibang makahulugang posisyon at kilos ng kata- 
wan, anupat ipinakikita ng mga paglalarawan sa Bi- 
bliya na ang mga iyon ay halos kapareho ng mga 
kaugalian ngayon sa Gitnang Silangan. Kung iha- 
hambing sa mga tao sa Kanluran, mas lantarang 
ipinakikita ng mga taga-Silangan ang kanilang nilo- 
loob at hindi sila nangingiming ipahayag ang kani- 
lang mga damdamin. May kalakip mang mga salita 


Tingnan ang GAPos, BUKLOD, BIGKIS. 


963 


o wala, ang mga posisyon at mga kilos ng katawan 
noon ay tunay na mapuwersa at makahulugan. 

Pananalangin at Pagbibigay-galang. Pagta- 
yo. Sa mga Hebreo at sa maraming iba pang 
bansang binabanggit sa Bibliya, walang itinakdang 
posisyon para sa pananalangin. Ang lahat ng posi- 
syong ginagamit para rito ay nagpapakita ng ma- 
tinding paggalang. Karaniwan lamang ang pana- 
nalangin nang nakatayo. Binanggit ni Jesus ang 
posisyong ito para sa pananalangin. (Mar 11:25) 
Pagkatapos na pagkatapos niyang mabautismuhan, 
maliwanag na si Jesus ay nakatayo at nananalangin 
nang mabuksan ang langit at bumaba sa kaniya ang 
banal na espiritu sa hugis ng katawang tulad ng 
isang kalapati, at narinig ang mismong tinig ng 
Diyos mula sa langit.--Luc 3:21, 22. 

Ang pagluhod ay isang karaniwang posisyon ka- 
pag nananalangin. Si Jesus mismo ay lumuhod sa 
hardin ng Getsemani. (Luc 22:41) Lumuhod din si 
Solomon nang katawanin niya ang bansang Isra- 
el sa panalangin noong pasinayaan ang templo. 
(1Ha 8:54) Bagaman maraming beses na ginagamit 
sa Bibliya ang salitang “tuhod” sa anyong pang- 
maramihan, may mga pagkakataon na maaaring 
isang tuhod lamang ang iniluluhod ng isa, gaya ng 
paminsan-minsa'y ginagawa ng makabagong mga 
taga-Silangan.--Gaw 9:40: 20:36; 21:5: Efe 3:14. 

Pagyukod. Saanman naroroon ang mga Judio 
noon, inihaharap nila ang kanilang mga mukha sa 
lunsod ng Jerusalem at sa templo nito kapag sila'y 
sumasamba. (1Ha 8:42, 44: Dan 6:10) Nakita ni Eze- 
kiel sa pangitain na may 25 lalaking nakatalikod sa 
templo ni Jehova, anupat nakayukod sila at ang ka- 
nilang mga mukha ay nakaharap sa S. (Eze 8:16) Sa 
mga templo ng mga sumasamba sa araw, ang pasu- 
kan ay inilalagay sa K panig, anupat ang mga ma- 
nanamba ay nakaharap sa S kapag pumapasok dito. 
Ngunit sa templo ni Jehova, inilagay sa S ang pasu- 
kan anupat ang mga mananamba ni Jehova roon ay 
nakatalikod sa sikatan ng araw. 

Pag-uunat ng mga bisig. Habang ang isa ay naka- 
tayo o nakaluhod, kung minsan ay iniuunat niya 
ang mga palad ng kaniyang mga kamay tungo sa 
langit, o maaaring itinataas niya o iniuunat sa una- 
han ang kaniyang mga kamay na parang nagsusu- 
mamo. (1Ha 8:22, 2Cr 6:13, Ne 8:6) Kung minsan, 
maaaring itinitingala rin ng isang tao ang kani- 
yang mukha (Job 22:26) o itinitingin niya ang kani- 
yang mga mata sa langit.--Mat 14:19; Mar 7:34; Ju 
17:1. 

Pag-upo at pagpapatirapa. Ang pag-upo ay isa 
pang posisyon kapag nananalangin, anupat maliwa- 
nag na lumuluhod muna ang nagsusumamo at pag- 
katapos ay umuupo sa kaniyang mga sakong. (1Cr 
17:16) Sa ganitong posisyon, maaari niyang iyuko 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


ang kaniyang ulo o ilapit iyon sa kaniyang dibdib. 
O, gaya ng ginawa ni Elias, maaari siyang yumuk- 
yok sa lupa at ilagay ang kaniyang mukha sa pagi- 
tan ng mga tuhod niya. (1Ha 18:42) Kadalasan, ang 
isang taong nagpapatirapa ay inilalarawan sa Kasu- 
latan bilang “nakasubsob' o “nagsubsob ng kaniyang 
mukha.” Karaniwan itong ginagawa sa pamamagi- 
tan ng pagluluhod ng mga tuhod at pagyukod sa 
unahan, anupat itinutukod ang mga kamay o mas 
madalas ay ang mga siko, anupat ang ulo ay naka- 
dikit sa lupa. (Gen 24:26, 48, Ne 8:6, Bil 16:22, 45: 
Mat 26:39) Kapag matindi ang kalumbayan o lub- 
hang marubdob ang pananalangin, maaaring aktu- 
wal na isubsob ng nagsusumamo ang kaniyang 
mukha sa lapag habang siya ay nakadapa. Kapag 
sukdulan ang kapighatian, ang ilan ay nagsusuot ng 
telang-sako. (1Cr 21:16) Yumuyukod din ang mga 
huwad na mananamba sa harap ng kanilang mga 
idolo. (Exo 20:5, Bil 25:2: 2Ha 5:18, Dan 3:5-12) Bu- 
kod diyan, kadalasa'y hinahalikan nila ang mga ito. 
--1Ha 19:18. 

Mga kilos na nagpapahiwatig ng pagsamba sa 
isang bagay. Itinawag-pansin ni Job ang panganib 
kung pahihintulutan ng isang tao na maakit ang ka- 
niyang puso sa isang bagay na pinagpipitaganan 
gaya ng araw o buwan, anupat gagawa siya ng 
isang kilos na magpapahiwatig ng pagsamba sa ba- 
gay na iyon, tulad marahil ng paglalagay ng kamay 
niya sa kaniyang bibig bilang paghalik gaya ng gi- 
nagawa ng mga paganong sumasamba sa buwan 
o niyaong mga nagbibigay-galang sa mga idolo. Na- 
tanto ni Job na isa itong pagkakaila sa tunay na 
Diyos at na pagsusulitin ang isa para sa gayong ka- 
malian.---Job 31:26-28. 

Posisyon ng mga Kristiyano kapag nananalangin. 
Nanalangin si Jesus nang hayagan, at nang taim- 
tim, gaya ng ginawa ni Pablo at ng iba pa. Iminung- 
kahi rin niya ang pribadong pananalangin. (Mat 6: 
5, 6) Ngunit hinatulan ni Jesus ang pagpaparangya 
sa pamamagitan ng mahahabang panalangin bilang 
pagpapakitang-tao, na isang gawaing nakaugalian 
ng ilan sa mga eskriba. (Mar 12:40; Luc 20:47) Ga- 
yunman, tinularan ng mga Kristiyano ang marami 
sa mga kaugalian at mga gawain sa sinagogang 
Judio--yaong mga hindi naman hinahatulan ng 
Diyos--at ang gayunding mga kilos at posisyon 
kapag nananalangin ay binabanggit sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan. Wala silang inirekomendang 
kaanyuan ng mukha o posisyon ng katawan upang 
magpahiwatig ng pagiging relihiyoso at banal. Hin- 
di nila sinabi na kailangan ang isang partikular na 
posisyon, gaya ng paglalapat ng mga palad o pagda- 
daop ng mga kamay kapag nananalangin. Sa katu- 
nayan, ang isa ay maaaring manalangin nang tahi- 
mik at walang anumang panlabas na palatandaan, 
halimbawa, kapag gumaganap siya ng isang iniatas 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


na tungkulin o kaya'y napapaharap sa kagipitan. 
(Ihambing ang Ne 2:4.) Tinatagubilinan ang mga 
Kristiyano na magpatuloy sa pananalangin “sa ba- 
wat uri ng panalangin at pagsusumamo. ”---Efe 6:18. 

Paggalang, Pagpapakumbaba. Pagluhod. Ang 
mga kilos at posisyon ng mga taga-Silangan bilang 
pagpapakita ng paggalang sa isa't isa at lalo na ka- 
pag nagsusumamo sa mga nakatataas sa kanila ay 
halos kapareho ng mga kilos nila kapag nananala- 
ngin. May mababasa tayong mga halimbawa ng 
pagluhod sa harap ng iba bilang pagsusumamo. 
Hindi ito pagsamba sa taong iyon kundi pagkilala la- 
mang sa kaniyang posisyon o katungkulan, taglay 
ang matinding paggalang.--Mat 17:14, Mar 1:40, 
10:17: 2Ha 1:13. 

Mas malimit namang gawin ang pagyukod kapag 
bumabati sa iba, kapag lumalapit sa kanila may ka- 
ugnayan sa negosyo, o kapag nagpapamalas ng ma- 
tinding paggalang. Halimbawa, yumukod si Jacob 
nang pitong ulit noong salubungin niya si Esau. 
(Gen 33:3) Bagaman si Solomon ay hari, nagpakita 
siya ng paggalang sa kaniyang ina sa pamamagitan 
ng pagyukod dito.---1Ha 2:19. 

Ang pagyukod ay maaari ring sumagisag sa pag- 
tanggap ng pagkatalo. (Isa 60:14) Posibleng ang 
mga taong natalo ay humarap sa nanlupig sa kanila 
suot ang telang-sako at may mga lubid pa nga sa 
kanilang mga ulo bilang pagmamakaawa. (1Ha 20: 
31, 32) Ipinapalagay ng ilan na ang mga lubid na ito 
ay ipinupulupot ng mga natalo sa leeg nila bilang 
sagisag ng kanilang pagkabihag at pagpapasakop. 

Bagaman pangkaraniwan sa mga Judio ang pag- 
yukod sa harap ng may awtoridad bilang pagga- 
lang, tumangging yumukod si Mardokeo sa harap ni 
Haman. Ito ay sa dahilang si Haman, bilang isang 
Agagita, ay malamang na isa ring Amalekita, na 
tungkol sa mga ito ay sinabi ni Jehova na lubusan 
niyang papawiin ang pag-alaala sa kanila mula sa 
silong ng langit at na makikipagdigma siya sa Ama- 
lek sa sali't salinlahi. (Exo 17:14-16) Yamang ang 
pagyukod o pagpapatirapa ay magpapahiwatig ng 
pakikipagpayapaan kay Haman, tumanggi si Mar- 
dokeo na isagawa iyon, sapagkat ang paggawa niya- 
on ay lalabag sa utos ng Diyos.---Es 3:5. 

Pagpapatirapa. Nagpatirapa si Josue sa harap ng 
isang anghel, na “prinsipe ng hukbo ni Jehova,” hin- 
di upang sambahin ito, kundi bilang pagkilala sa na- 
katataas na katayuan ng anghel at dahil maliwanag 
na isinugo ni Jehova ang anghel taglay ang isang 
utos para sa kaniya.---Jos 5:14. 

Noong naririto si Jesus sa lupa, nagpapatirapa sa 
harap niya ang mga tao upang magsumamo at ma- 
ngayupapa sa kaniya, at hindi niya sila sinaway. 
(Luc 5:12: Ju 9:38) Ito ay sa dahilang siya ang ina- 
tasang Hari, ang Haring Itinalaga, gaya ng sinabi 


964 


niya mismo: “Ang maharlikang kamahalan ng Diyos 
ay dumating na” (ED): “Ang kaharian ng Diyos ay 
malapit na.” (NW, Mar 1:15) Si Jesus ang tagapag- 
mana ng trono ni David at samakatuwid ay narara- 
pat parangalan bilang hari.---Mat 21:9: Ju 12:13-15. 

Gayunman, hindi pinahintulutan ng mga apostol 
ni Jesu-Kristo na magpatirapa ang iba sa harap nila. 
Ito ay sa dahilang, sa mga pangyayaring inilarawan, 
ang pagpapatirapa ay ginawa bilang pagsamba, na 
para bang sa mga apostol nanggaling ang kapang- 
yarihan ng banal na espiritu, na siyang pinagmulan 
ng pagpapagaling at ng iba pang makapangyari- 
hang mga gawa. Alam ng mga apostol na sa Diyos 
nagmula ang kapangyarihang iyon at na sa Kaniya 
dapat ibigay ang kapurihan para sa mga bagay na 
ito at na lahat ng pagsamba ay dapat iukol kay Je- 
hova sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, anupat mga 
kinatawan lamang sila ni Jesus.--Gaw 10:25, 26. 

May kaugnayan sa paggalang na iniukol kay Je- 
sus, ang salitang madalas gamitin ay pro-sky:ne 0, 
isang salita na may pangunahing kahulugan na 
"“mangayupapa,” ngunit isinasalin din bilang “su- 
mamba.” (Mat 2:11, Luc 4:8) Hindi pagsamba ang ti- 
nanggap ni Jesus, yamang nauukol lamang iyon sa 
Diyos (Mat 4:10), kundi batid niya na ang panga- 
ngayupapa sa kaniya ay pagkilala sa awtoridad na 
ibinigay sa kaniya ng Diyos. Ipinahayag ng anghel, 
na isinugo ni Jesu-Kristo upang maghatid ng Apo- 
calipsis kay Juan, ang simulain na ang pagsamba ng 
tao ay nauukol lamang sa Diyos nang tanggihan 
niya ang pagsamba ni Juan.--Apo 19:10, tingnan 
ang PAGSAMBA, PANGANGAYUPAPA. 

Ang paglalagay ng talukbong sa ulo ay isang 
tanda ng paggalang ng mga babae. Sinunod ang 
kaugaliang ito sa kongregasyong Kristiyano. No- 
ong tinatalakay niya ang simulain ng Kristiyanong 
pagkaulo, sinabi ng apostol na si Pablo: “Ang ba- 
wat babae na nananalangin o nanghuhula nang di- 
nalalambungan ang kaniyang ulo ay humihiya sa 
kaniyang ulo . . . Iyan ang dahilan kung bakit ang 
babae ay dapat magkaroon ng tanda ng awtoridad 
sa kaniyang ulo dahil sa mga anghel.”--1Co 11:3- 
10; tingnan ang PAGKAULO. 

Ang pag-aalis ng mga sandalyas ay tanda ng 
paggalang o pagpipitagan. Inutusan si Moises na ga- 
win ito nang siyasatin niya ang nagniningas na pa- 
lumpong, gayundin si Josue sa harap naman ng 
isang anghel. (Exo 3:5, Jos 5:15) Yamang ang taber- 
nakulo at ang templo ay mga dakong banal, sinasa- 
bing nakatapak ang mga saserdote habang isinasa- 
gawa ang kanilang mga tungkulin sa santuwaryo. 
Sa katulad na paraan, ang pagkakalag ng mga sin- 
tas ng mga sandalyas ng ibang tao o ang pagdada- 
la ng kaniyang mga sandalyas para sa kaniya ay iti- 
nuring na isang mababang gawain at pagpapakita 


965 


ng pagpapakumbaba ng isa o ng kabatiran niya na 
siya'y walang-halaga kung ihahambing sa kaniyang 
panginoon. Kaugalian pa rin sa Gitnang Silangan 
ang paghuhubad ng mga sandalyas kapag pumapa- 
sok sa isang bahay, anupat kung minsan ay isang 
lingkod ang naghuhubad ng mga ito.---Mat 3:11, Ju 
1:27: tingnan ang SANDALYAS. 

Pagbubuhos ng tubig sa mga kamay ng ibang tao. 
Nakilala si Eliseo bilang lingkod ni Elias dahil sa pa- 
nanalitang “nagbuhos [siya] ng tubig sa mga kamay 
ni Elias.” Partikular na ginagawa ang paglilingkod na 
ito pagkatapos kumain. Sa Gitnang Silangan, hindi 
kaugaliang gumamit ng kubyertos habang kumaka- 
in dahil nagkakamay lamang sila, at pagkatapos ay 
pinagsisilbihan ng lingkod ang kaniyang panginoon 
sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig na pang- 
hugas sa mga kamay nito. (2Ha 3:11) Kahawig ng 
kaugaliang ito ang paghuhugas sa mga paa ng ibang 
tao, na ginagawa bilang tanda ng pagkamapagpatu- 
loy, ng paggalang at, sa ilang kalagayan, ng pagpa- 
pakumbaba.--Ju 13:5, Gen 24:32, 43:24: 1Ti 5:10. 

Pakikipagkasundo, Pakikipagsamahan. Ang 
pakikipagkamay at pakikipaghampasan ng mga pa- 
lad ay mga kilos na nagpapahiwatig ng pakikipag- 
kasundo, pagtitibay o pagpapatunay sa isang kon- 
trata o kasunduan. (Ezr 10:19) Nagbababala ang 
Kasulatan na huwag itong gawin upang garantiya- 
han ng panagot ang isang pautang para sa ibang 
tao. (Kaw 6:1-3, 17:18, 22:26) Ang pagtutulungan, 
o pakikipagsamahan, ay ipinahiwatig din ng paki- 
kipagkamay o paghawak sa kamay ng isang tao. 
--2Ha 10:15, Gal 2:9. 

Paggagawad ng Pagpapala. Pagpapatong ng 
mga kamay sa ulo, pagtataas ng mga kamay. Ya- 
mang ang salitang Hebreo na ba-rrakh'ay may kaug- 
nayan sa pagluluhod ng mga tuhod at paggagawad 
ng pagpapala, malamang na ang mga taong tuma- 
tanggap ng pagpapala ay lumuluhod at yumuyukod 
sa isa na nagpapala. Pagkatapos, ipinapatong ng ta- 
ong nagpapala ang kaniyang mga kamay sa ulo ng 
isa na pinagpapala. (Gen 48:13, 14; Mar 10:16) Ka- 
pag naggagawad ng pagpapala sa isang grupo ng 
mga tao, karaniwan nang itinataas ng nagpapala 
ang kaniyang mga kamay tungo sa kanila habang 
binibigkas ang pagpapala.---Lev 9:22, Luc 24:50. 

Panunumpa. Pagtataas ng kamay, paglalagay 
ng kamay sa ilalim ng hita. Sa panunumpa, kauga- 
lian noon na itaas ang kanang kamay. Sinasabi ng 
Diyos na ginagawa niya ito, bagaman sa makasagi- 
sag na paraan. (Deu 32:40, Isa 62:8) Sa pangitain ni 
Daniel, itinaas ng anghel tungo sa langit kapuwa 
ang kaniyang kanan at kaliwang kamay habang bu- 
mibigkas ng sumpa. (Dan 12:7) Ang isa pang para- 
an upang pagtibayin ang isang sumpa ay ang pag- 
lalagay ng kamay ng isang tao sa ilalim ng hita 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


(balakang) ng kaniyang kapuwa, gaya ng ginawa ng 
katiwala ni Abraham nang manumpa ito na ikuku- 
ha niya si Isaac ng asawa mula sa mga kamag-anak 
ni Abraham (Gen 24:2, 9), at gaya rin ng ginawa ni 
Jose para kay Jacob nang manumpa siya na hindi 
niya ililibing si Jacob sa Ehipto. (Gen 47:29-31) Ang 
salitang “hita” ay tumutukoy sa bandang itaas ng 
binti mula sa balakang hanggang sa tuhod, na kina- 
roroonan ng femur. Ayon sa Judiong rabbi na si 
Rashbam, ang paraang ito ng panunumpa ay gina- 
gamit kapag nag-uutos ang isang nakatataas sa 
isang nakabababa sa kaniya, gaya ng pag-uutos ng 
panginoon sa kaniyang lingkod o ng ama sa kani- 
yang anak, na dapat ding maging masunurin sa ka- 
niya. At ayon sa isa pang Judiong iskolar, si Abra- 
ham Ibn Ezra, isang kaugalian noong mga araw na 
iyon na manumpa ang isang lingkod sa ganitong pa- 
raan, anupat inilalagay niya ang kaniyang kamay 
sa ilalim ng hita ng kaniyang panginoon at inuupu- 
an naman niyaon ang kamay niya. Ipinahihiwatig 
nito na ang lingkod na iyon ay nasa ilalim ng awto- 
ridad ng kaniyang panginoon.--The Soncino Chu- 
mash, inedit ni A. Cohen, London, 1956, p. 122. 

Pamimighati, Kahihiyan. Pagsasaboy ng ala- 
bok sa ulo, paghapak sa mga kasuutan, pagsu- 
suot ng telang-sako. Ang pamimighati ay karani- 
wan nang nilalakipan ng pagtangis (Gen 50:1-3: Ju 
11:35), kadalasa'y kasabay ng pagyuyukod ng ulo 
dahil sa kalungkutan (Isa 58:5), ng pagsasaboy ng 
alabok sa ulo (Jos 7:6), o ng pag-upo sa lupa (Job 
2:13, Isa 3:26). Kadalasan, ipinakikita ang pamimig- 
hati sa pamamagitan ng paghapak sa mga kasuutan 
(1Sa 4:12, Job 2:12, tingnan ang PAGHAPAK SA MGA 
KASUUTAN) at kung minsa'y sa pamamagitan ng 
paglalagay ng abo sa ulo. (2Sa 13:19) Nang ang mga 
Judio ay hatulan ng pagkapuksa sa mga kamay ng 
kanilang mga kaaway ayon sa utos ni Haring Aha- 
suero, “telang-sako at abo ang inilatag bilang higa- 
an ng marami.” (Es 4:3) Tinagubilinan ni Jehova 
ang Jerusalem na magbigkis ng telang-sako at gu- 
mumon sa abo dahil sa kabagabagang sasapit sa 
lunsod. (Jer 6:26) Sinabihan naman ni Mikas ang 
mga nakatira sa Filisteong lunsod ng Apra na 'gu- 
mumon sa mismong alabok.'”---Mik 1:10. 

Pagputol, paggupit, o pagbunot ng buhok, pagda- 
gok sa dibdib. Ang paggupit ng buhok (Job 1:20), 
pagbunot ng isa sa buhok ng kaniyang sariling bal- 
bas (Ezr 9:3), pagtatakip ng ulo (2Sa 15:30; Es 6:12), 
pagtatakip ng bigote (Eze 24:17: Mik 3:7), at pagpa- 
patong ng mga kamay sa ulo ay nagpapakita ng pa- 
mimighati o kahihiyan ng isang tao, anupat maaari 
pa nga siyang matulala. (2Sa 13:19: Jer 2:37) Ipina- 
palagay ng ilan na ipinahihiwatig ng huling na- 
banggit na kilos na ang mabigat na kamay ng 
kapighatian mula sa Diyos ay nakapatong sa nagda- 
dalamhati. Si Isaias naman ay lumakad nang hubad 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


at nakatapak bilang tanda ng kahihiyang sasapit sa 
Ehipto at Etiopia. (Isa 20:2-5) Kapag nakadarama ng 
labis-labis na pamimighati o pagsisisi, maaaring da- 
gukan ng isang tao ang kaniyang dibdib dahil sa pa- 
mimighati (Mat 11:17: Luc 23:27), o tampalin ang 
kaniyang hita dahil sa pagsisisi, kahihiyan, at pag- 
kaaba o pagdadalamhati.---Jer 31:19: Eze 21:12. 

Galit, Panunuya, Pang-iinsulto, Pagsumpa. 
Pag-iling ng ulo; pagsampal sa mukha ng iba. May 
iba't ibang kilos, karaniwan nang may kasamang 
mga salita, na nagpapakita ng matinding galit, poot, 
pag-alipusta, pagdusta, paghamak, at iba pa, laban 
sa ibang tao. Kabilang sa mga ito ang mga galaw ng 
bibig at pag-iiling ng ulo o pagwawagwag ng kamay 
(2Ha 19:21, Aw 22:7: 44:14: 109:25: Zef 2:15), pag- 
sampal sa mukha (Job 16:10, Mat 5:39: Ju 18:22), at 
pagbunot sa balbas ng iba (Isa 50:6). Naranasan ni 
Jesus ang pinakamatitinding kapahayagan ng pag- 
hamak sa harap ng mataas na hukumang Judio 
nang siya'y duraan, sampalin, at takpan sa mukha, 
pagkatapos ay sinuntok siya at tinuya sa pamamagi- 
tan ng mga salitang: “Manghula ka sa amin, ikaw na 
Kristo. Sino ang humampas sa iyo?” (Mat 26:67, 68; 
Mar 14:65) Nang maglaon, ganitong pagtrato rin 
ang ipinakita sa kaniya ng mga kawal.--Mat 27:30, 
Mar 15:19: Ju 19:3. 

Ang pagsasaboy ng alabok ay isa ring kapahaya- 
gan ng paghamak. Ginawa ito ni Simei kay David 
bukod pa sa kaniyang pagsumpa at paghahagis ng 
bato kay David. (2Sa 16:13) Upang ipakita ng mga 
mang-uumog ang pagkapoot nila kay Pablo noong 
ipinagtatanggol niya ang kaniyang sarili sa harap 
nila sa Jerusalem, inilakas nila ang kanilang mga ti- 
nig, anupat sumigaw sila at ipinaghagisan ang kani- 
lang mga panlabas na kasuutan at nagsaboy ng ala- 
bok sa hangin.---Gaw 22:22, 23. 

Ang pagpalakpak ng mga kamay ay maaaring gi- 
nagawa upang tumawag ng pansin, gaya sa Josue 
15:18. Ngunit mas madalas, palatandaan ito ng ga- 
lit (Bil 24:10), paghamak o pagtuya (Job 27:23: Pan 
2:15), kalumbayan (Eze 6:11), o matinding poot, 
anupat nagsasaya dahil sa masamang bagay na su- 
mapit sa isang karibal, isang kinapopootang kaaway, 
o isang maniniil, kung minsan ay may kasabay 
itong pagpadyak ng mga paa.---Eze 25:6, Na 3:19. 

Pag-aatas, Paghirang. Pagpapahid. May ilang 
kilos na ginagawa upang mangahulugan ng pag- 
aatas o paghirang sa katungkulan o awtoridad. No- 
ong pasinayaan ang pagkasaserdote, pinahiran si 
Aaron ng banal na langis na pamahid. (Lev 8:12) Pi- 
napahiran din ang mga hari. (1Sa 16:13, 1Ha 1:39) 
Si Haring Ciro ng Persia ay hindi naman literal na 
pinahiran ng isang kinatawan ng Diyos ngunit tinu- 
koy siya sa makasagisag na paraan bilang ang pina- 
hiran ni Jehova dahil sa kaniyang atas na lupigin 


966 


ang Babilonya at palayain ang bayan ng Diyos. (Isa 
45:1) ‘Pinahiran’ din si Eliseo sa pamamagitan ng 
pag-aatas sa kaniya bagaman hindi siya kailanman 
literal na pinahiran ng langis. (1Ha 19:16, 19) Pina- 
hiran si Jesus ng kaniyang Ama na si Jehova, hindi 
ng langis, kundi ng banal na espiritu. (Isa 61:1, Luc 
4:18, 21) Sa pamamagitan naman niya, pinapahiran 
din ang kaniyang inianak-sa-espiritung mga kapa- 
tid na bumubuo sa kongregasyong Kristiyano. (2Co 
1:21, Gaw 2:33) Ang pagpapahid na ito ay humihi- 
rang at nag-aatas sa kanila bilang mga ministro ng 
Diyos, at nagpapangyari na maging kuwalipikado 
sila sa atas na iyon.--1Ju 2:20, 2Co 3:5, 6, tingnan 
ang PINAHIRAN, PAGPAPAHID. 

Ang pagpapatong ng mga kamay ay isang para- 
an ng pag-aatas sa isang tao sa isang katungkulan 
o tungkulin, gaya sa kaso ng pitong lalaki na inata- 
san ng mga apostol na mag-asikaso sa pamamaha- 
gi ng pagkain sa kongregasyon na nasa Jerusalem. 
(Gaw 6:6) Inatasan si Timoteo ng lupon ng mata- 
tandang lalaki sa kongregasyon upang gawin ang 
isang partikular na paglilingkod. (1Ti 4:14) Nang 
maglaon, ipinagkatiwala naman sa kaniya ng apos- 
tol na si Pablo ang pag-aatas sa iba, anupat pinaala- 
lahanan siyang gawin lamang ito pagkatapos ng 
maingat na pagsasaalang-alang.--1ITi 5:22. 

May iba pang mga kahulugan ang pagpapatong 
ng mga kamay, isa na rito ang pagkilala sa isang ba- 
gay, gaya sa Exodo 29:10, 15, kung saan kinilala ni 
Aaron at ng kaniyang mga anak na ang mga hain 
ay inihahandog para sa kanila. Gayundin ang kahu- 
lugan ng ganitong kilos na binanggit sa Levitico 
4:15. 

Isinagawa rin ang pagpapatong ng mga kamay 
upang ipakita na ang partikular na mga indibiduwal 
ay tatanggap ng mga kapakinabangan o kapangya- 
rihan, gaya noong nagpapagaling si Jesus (Luc 4:40) 
at noong bumaba ang banal na espiritu doon sa mga 
pinatungan ni Pablo ng kaniyang mga kamay. (Gaw 
19:6) Hindi ito nangangahulugan na dumaan ang 
espiritu sa mga kamay ni Pablo, kundi, bilang kina- 
tawan ni Kristo, binigyan siya ng awtoridad na 
magtalaga, kasuwato ng itinakdang mga kahilingan, 
kung sinu-sino ang tatanggap ng mga kaloob ng es- 
piritu. (Tingnan din ang Gaw 8: 14-19.) Hindi naman 
kailangang ipatong ang mga kamay upang maiba- 
hagi ang mga kaloob ng espiritu, gaya ng makikita 
sa kaso ni Cornelio at ng kaniyang sambahayan 
anupat sa pamamagitan lamang ng pagkanaroroon 
ng apostol na si Pedro ay nabigyan sila ng banal na 
espiritu at ng kaloob na mga wika.---Gaw 10:44-46. 

Paboro Lingap. Pagtayo sa harap ng isang na- 
katataas. Ang pagtayo sa harap ng isang may awto- 
ridad ay nangangahulugan ng pagkakamit ng pa- 
bor at pagkilala, yamang kailangan ang pahintulot 


967 


upang makalapit sa isang hari. (Kaw 22:29, Luc 1:19, 
21:36) Sa Apocalipsis 7:9, 15, isang malaking pulu- 
tong ang ipinakikitang nakatayo sa harap ng trono, 
na nagpapahiwatig na natamo nila ang pabor at 
pagkilala ng Diyos. 

Kung minsan, ang pagsasabing iaangat ng isa ang 
ulo ng kaniyang kapuwa ay isang makasagisag na 
paraan upang ipahiwatig na ito'y itataas o muling 
magtatamo ng pagsang-ayon.---Gen 40:13, 21; Jer 
52:31. 

Pagpuspos ng Kapangyarihan sa mga Kamay. 
Ang pagpuspos sa mga kamay ng mga saserdote ng 
kapangyarihan para sa makasaserdoteng katungku- 
lan ay ipinahiwatig ni Moises nang bilang tagapama- 
gitan ay inilagay niya sa mga kamay ni Aaron at ng 
mga anak nito ang iba't ibang bagay na ihahain at 
ikinaway niya ang handog sa harap ni Jehova. Ang 
pagkakaway ng handog ay sumasagisag sa palagi- 
ang paghahandog sa harap ni Jehova.---Lev 8:25-27. 

Pakikipagkaibigan. Paghalik, paghuhugas ng 
mga paa; pagpapahid ng langis sa ulo. Ipinakikita 
ang pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng paghalik 
(Gen 27:26, 2Sa 19:39), at kapag mas masidhi ang 
emosyon ng isa, posibleng sumubsob siya sa leeg ng 
kaniyang kapuwa na hinahalikan ito at lumuluha. 
(Gen 33:4: 45:14, 15: 46:29: Luc 15:20: Gaw 20:37) 
May tatlong kilos na itinuturing na laging kailangan 
bilang mga tanda ng pagkamapagpatuloy sa isang 
panauhin: paghalik sa kaniya bilang pagbati, paghu- 
hugas ng kaniyang mga paa, at pagpapahid ng la- 
ngis sa kaniyang ulo.---Luc 7:44-46. 

Noong mga araw na naririto si Jesus sa lupa, kau- 
galian ang paghilig sa panahon ng kainan. Kapag 
ang indibiduwal ay nakahilig sa dibdib ng isang tao, 
ipinahihiwatig nito na siya ay matalik na kaibigan 
ng taong iyon o na taglay niya ang pabor nito, at 
ang posisyong iyon ay tinatawag na dakong dibdib. 
(Ju 13:23, 25) Ang kaugaliang ito ang saligan ng 
mga ilustrasyon sa Lucas 16:22, 23 at Juan 1:18. 

Ang pagkain sa tinapay ng isang tao nang kasa- 
ma siya ay sumasagisag sa pakikipagkaibigan at pa- 
kikipagpayapaan sa kaniya. (Gen 31:54: Exo 2:20, 
18:12) Kaya naman ang pagbaling sa kaniya pagka- 
tapos nito upang gawan siya ng pinsala ay itinutu- 
ring na napakatinding kataksilan. Ito ang pagkaka- 
sala ng traidor na si Hudas.---Aw 41:9; Ju 13:18. 

Kawalang-sala, at Pagtanggi sa Pananagu- 
tan. Paghuhugas ng mga kamay. Ang kawalang- 
sala ng isang tao sa isang bagay o ang pagtanggi 
niya sa pananagutan sa pagkakasala ay ipinakikita 
sa makasagisag na paraan sa pamamagitan ng pag- 
huhugas ng mga kamay. (Deu 21:6) Sa Awit 73:13, 
ipinakita ng salmista sa ganitong paraan ang kani- 
yang kawalang-sala, tingnan din ang Awit 26:6. Ti- 
nangkang iwasan ni Pilato ang pananagutan niya sa 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


kamatayan ni Jesus sa pamamagitan ng paghuhu- 
gas ng kaniyang mga kamay sa harap ng pulutong, 
anupat sinabi niya: “Ako ay walang-sala sa dugo ng 
taong ito. Kayo mismo ang bahala riyan.”---Mat 
27:24. 

Pagpapagpag ng mga kasuutan. Ipinakita ni Pablo 
na wala na siyang anumang pananagutan sa mga 
Judio sa Corinto, na pinangaralan niya ngunit su- 
malansang sa kaniya, sa pamamagitan ng pagpa- 
pagpag ng kaniyang mga kasuutan sa harap nila, at 
pagkatapos ay sinabi niya: “Ang inyong dugo ay 
mapasainyong sariling mga ulo. Ako ay malinis. 
Mula ngayon ay paroroon ako sa mga tao ng mga 
bansa.” (Gaw 18:6) Nang pagpagan ni Nehemias ang 
kaniyang “dibdib,” na tumutukoy sa bandang dibdib 
ng kaniyang kasuutan, ipinahihiwatig niya ang lu- 
busang pagtatakwil ng Diyos.—Ne 5:13. 

Pagpapagpag ng alabok mula sa mga paa. Ang 
pagpapagpag ng alikabok o alabok mula sa mga paa 
ay nagpapahiwatig din ng pagtanggi sa pananagu- 
tan. Tinagubilinan ni Jesus ang kaniyang mga ala- 
gad na gawin ito laban sa isang lugar o lunsod na 
ayaw tumanggap o makinig sa kanila.--Mat 10:14; 
Luc 10:10, 11, Gaw 13:51. 

Kagalakan. Pagpalakpak ng mga kamay. Ang 
kagalakan ay ipinakikita sa pamamagitan ng pagpa- 
lakpak ng mga kamay (2Ha 11:12, Aw 47:1) at pag- 
sasayaw, na kadalasan ay sinasaliwan ng musika. 
(Huk 11:34, 2Sa 6:14) Ang hiyawan at awitan ha- 
bang nagtatrabaho, lalo na sa panahon ng pag-aani 
ng ubas, ay mga kapahayagan ng kaligayahan o ng 
kagalakan taglay ang pasasalamat.--Isa 16:10, Jer 
48:33. 

Pagsalansang. Ang pagkaway ng kamay (nang 
may pagbabanta) laban sa isa ay nagpapahiwatig 
ng pagsalansang.--Isa 10:32, 19:16. 

Ang pagtataas ng isa ng kaniyang ulo ay isang 
makasagisag na pananalita na nangangahulugan ng 
pagkilos, kadalasa'y upang sumalansang, lumaban, 
o maniil.---Huk 8:28, Aw 83:2. 

Ang pagtataas ng kamay laban sa isa na may aw- 
toridad ay nagpapahiwatig ng paghihimagsik laban 
sa kaniya.---2Sa 18:28, 20:21. 

Ang paghimod sa alabok ay sumasagisag sa pag- 
katalo at pagkapuksa.---Aw 72:9; Isa 49:23. 

Ang paglalagay ng isa ng kaniyang kamay o paa 
sa batok ng mga kaaway niya ay isang makasagisag 
na paglalarawan sa pagkatalo ng kaaway, sa panga- 
ngalat at pagtakas nito, at sa pagtugis at paghuli 
rito.—Gen 49:8: Jos 10:24, 2Sa 22:41, Aw 18:40. 

Paghawak ng Awtoridad o Paggawa ng Hak- 
bang. Ang pagtayo o pagbangon ay nanganga- 
hulugan ng paghawak ng awtoridad, paggamit ng 
kapangyarihan, o paggawa ng hakbang. Ang mga 
hari ay sinasabing tumatayo kapag hinahawakan 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


nila ang kanilang makaharing awtoridad o ginaga- 
mit nila iyon sa isang natatanging paraan. (Dan 8: 
22, 23, 11:2, 3, 7, 21; 12:1) Sinasabing si Jehova ay 
bumabangon upang ilapat ang kahatulan para sa 
bayan. (Aw 76:9: 82:8) Binabanggit naman na si Sa- 
tanas ay tumindig laban sa Israel noong udyukan 
niya si David na kunan ng sensus ang mga ito.--1Cr 
21:1. 

Ang pagbibigkis sa mga balakang ay nanganga- 
hulugan ng paghahanda para sa pagkilos. Ipinahihi- 
watig nito ang kaugalian noong panahon ng Bibliya 
na talian ng isang tao ang kaniyang mahabang ka- 
suutan sa pamamagitan ng sinturon o pamigkis 
upang hindi ito makasagabal sa pagtatrabaho, pag- 
takbo, at iba pang gawain.---Job 40:7: Jer 1:17: Luc 
12:37: 1Pe 1:13, tlb sa Rbi8. 

Iba Pang mga Kilos. Paghiga sa paanan ng 
ibang tao. Upang maipaalaala ni Ruth kay Boaz ang 
tungkulin nito bilang manunubos, pinaroonan niya 
ito sa gabi, inalisan niya ng takip ang mga paa nito 
at humiga siya sa paanan nito. Nang magising si 
Boaz, sinabi niya rito: “Ako ay si Ruth na iyong ali- 
ping babae, at ilukob mo ang iyong laylayan sa 
iyong aliping babae, sapagkat ikaw ay isang manu- 
nubos.” Sa gayon ay ipinabatid ni Ruth na handa 
siyang magpakasal kay Boaz sa ilalim ng kaayusang 
pag-aasawa bilang bayaw.---Ru 3:6-9. 

Hitsura kapag nag-aayuno. Malamang na ang 
'pagpighati sa kaluluwa ng isa” ay tumutukoy sa 
pag-aayuno at maaaring sumasagisag ito sa pag- 
dadalamhati, pagkilala sa mga pagkakasala, o pag- 
sisisi. (Lev 16:29, 31; 2Sa 1:12, Aw 35:13; Joe 1:13, 
14) Noong naririto si Jesus sa lupa, ang mga taong 
mapagpaimbabaw ay nagkukunwaring malungkot, 
anupat sa pamamagitan ng pag-aayuno ay pinasa- 
sama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang 
magtingin silang “banal.” Gayunman, sinabihan ni 
Jesus ang kaniyang mga alagad na kapag nag- 
aayuno sila, dapat nilang langisan ang kanilang ulo 
at hilamusan ang kanilang mukha upang hindi ito 
mahalata ng mga tao, yamang alam nila na sa 
puso tumitingin ang Ama. (Mat 6:16-18) Noon, 
may mga panahong nag-aayuno ang mga Kristi- 
yano upang makapagtuon sila ng pansin sa espiri- 
tuwal na mga bagay.--Gaw 13:2, 3; tingnan ang 
PAG-AAYUNO. 

Pagpapatong ng kamay sa mga mata ng taong 
namatay. Nang sabihin ni Jehova kay Jacob na “ipa- 
patong ni Jose ang kaniyang kamay sa iyong mga 
mata” (Gen 46:4), isang paraan ito ng pagsasabi na 
si Jose ang magpipikit sa mga mata ni Jacob pagka- 
matay niya, na karaniwan nang tungkulin ng pa- 
nganay na anak. Kaya waring ipinahihiwatig ni Je- 
hova kay Jacob na ang karapatan sa pagkapanganay 
ay dapat mapunta kay Jose.-- 1Cr 5:2. 


968 


Pagsipol. Ang “pagsipol' sa isang bagay ay nanga- 
ngahulugan ng panggigilalas o pagkamangha. Ga- 
yon ang ginawa niyaong mga nakakita sa kasindak- 
sindak na pagkawasak ng Juda, at nang maglaon pa, 
sa kakila-kilabot na pagkagiba ng Babilonya.---Jer 
25:9: 50:13, 51:37. 

Kaugalian noon ng mga hari o mga lalaking may 
awtoridad ang sumandig sa bisig ng isang lingkod 
o ng isa na nakabababa sa kanila, gaya ng ginawa ni 
Haring Jehoram ng Israel. (2Ha 7:2, 17) Si Ha- 
ring Ben-hadad II naman ay sumasandig sa kamay 
ng kaniyang lingkod na si Naaman kapag yumuyu- 
kod siya sa bahay ng kaniyang diyos na si Rimon. 
--2Ha 5:18. 

Ginamit sa mga Ilustrasyon. Paghuhugas sa 
mga paa ng ibang tao. Ginamit ni Jesus bilang ilus- 
trasyon ang isa sa mga kaugalian sa Silangan nang 
hugasan niya ang mga paa ng kaniyang mga alagad 
upang bigyan sila ng aral sa kapakumbabaan at pag- 
lilingkod sa isa't isa. Nagsalita si Pedro, anupat hini- 
ling niya kay Jesus na hugasan hindi lamang ang 
kaniyang mga paa kundi pati ang kaniyang mga ka- 
may at ulo. Ngunit tumugon si Jesus: “Siya na naka- 
paligo na ay hindi na kailangang mahugasan mali- 
ban sa kaniyang mga paa, kundi lubusan na siyang 
malinis.” (Ju 13:3-10) Dito, ipinahihiwatig ni Jesus 
na kapag ang isa ay nanggaling na sa paliguan at 
nakauwi na sa kaniyang bahay, ang kailangan la- 
mang niyang hugasan ay ang alabok na nasagap sa 
daan ng kaniyang nakasandalyas na mga paa. Gina- 
mit niya ang kalinisang ito bilang sagisag ng espiri- 
tuwal na kalinisan. 

Paglakad. Ang isa pang makatalinghagang pana- 
nalita ay ang “paglakad,” na nangangahulugan ng 
pagsunod sa isang partikular na landasin ng pagki- 
los, gaya ng “paglakad ni Noe kasama ng tunay na 
Diyos.” (Gen 6:9; 5:22) Yaong mga lumalakad na ka- 
sama ng Diyos ay sumusunod sa landasin ng pamu- 
muhay na binalangkas ng Diyos at nakasusumpong 
ng kaniyang pagsang-ayon. Ganitong pananalita rin 
ang ginamit ng Kristiyanong Griegong Kasulatan 
upang ilarawan ang dalawang magkasalungat na 
landasin ng pagkilos na itinataguyod ng isa bago at 
pagkatapos na maging lingkod siya ng Diyos. (Efe 2: 
2, 10; 4:17; 5:2) Sa katulad na paraan, ang 'pagtak- 
bo” ay ginagamit upang sumagisag sa isang landa- 
sin ng pagkilos. (1Pe 4:4) Sinabi ng Diyos na ang 
mga propeta sa Juda ay “tumakbo” bagaman hindi 
niya sila isinugo, na nangangahulugang may-kabu- 
laanan silang nagsagawa ng panghuhula, anupat 
wala silang awtorisasyon. (Jer 23:21) Inilarawan na- 
man ni Pablo ang landasing Kristiyano may kaugna- 
yan sa ‘pagtakbo.’ Inihalintulad niya ito sa isang tak- 
buhan na dapat takbuhin ng isang indibiduwal ayon 
sa mga alituntunin upang makamit niya ang gan- 
timpala.---1Co 9:24: Gal 2:2; 5:7. 


969 


POSTENG PANANDA. 
YAT, PANANDA. 


POTIPAR [mula sa Ehipsiyo, pinaikling anyo 
ng Potipera]. Isang Ehipsiyong opisyal ng korte at 
pinuno ng tagapagbantay ni Paraon. Naging amo 
siya ni Jose nang ilang panahon at, lumilitaw na 
isang taong mayaman. (Gen 37:36, 39:4) Binili ni 
Potipar si Jose mula sa naglalakbay na mga manga- 
ngalakal na Midianita at, nang mapansin na isang 
mabuting lingkod si Jose, nang bandang huli ay ina- 
tasan niya ito na mamahala sa kaniyang buong ba- 
hay at bukid, na mga ari-ariang pinagpala ni Jeho- 
va dahil kay Jose.---Gen 37:36, 39:1-6. 

Ang asawa ni Potipar ay hindi tapat sa kaniya 
gaya ng katapatan ng lingkod niyang si Jose. Paulit- 
ulit nitong sinikap na akitin si Jose at, isang araw 
nang walang ibang tao sa paligid, sinunggaban nito 
si Jose, ngunit tumanggi pa rin si Jose at tumak- 
bong palabas. Nang umuwi si Potipar, ang narinig 
lamang niya ay ang desperadong mga bulaang aku- 
sasyon ng kaniyang asawa. Galit na ipinatapon ni 
Potipar si Jose sa bilangguan.---Gen 39:7-20. 

Ang bilangguang ito ay waring konektado sa ba- 
hay ni Potipar o kaya ay nasa ilalim ng kaniyang 
pangangasiwa bilang “pinuno ng tagapagbantay.” 
Kaya, bumabanggit ang ulat tungkol sa punong ka- 
tiwala ng kopa at sa punong magtitinapay ni Paraon 
na itinapon sa bilangguan ding iyon, “sa piitan ng 
bahay ng pinuno ng tagapagbantay,” 'sa piitan ng 
bahay ng panginoon’ ni Jose. (Gen 39:1: 40:1-7) Ga- 
yunman, waring malayong mangyari na si Potipar 
ang siya ring “punong opisyal ng bahay-bilanggu- 
an” na nagpaubaya sa kamay ni Jose ng lahat ng bi- 
langgo na nasa bahay-bilangguan.” (Gen 39:21-23) 
Ang opisyal na ito ay malamang na isang tauhan ni 
Potipar. 

Ang titulo ni Potipar na “opisyal ng korte" ay sa- 
lin ng salitang Hebreo na saris’, “bating,” na sa mas 
malawak na diwa ay nangangahulugang isang taga- 
pangasiwa sa sambahayan, tauhan sa korte, o kati- 
walang opisyal ng trono. Ang “opisyal ng korte [sa- 
ris'| na namamahala sa mga lalaking mandirigma” 
nang bumagsak ang Jerusalem noong 607 B.C.E. ay 
tiyak na isang mataas na opisyal ng pamahalaan, 
hindi isang taong kinapon na kulang ang pagkalala- 
ki. (2Ha 25:19) Kaya, si Potipar ay isa ring taong mi- 
litar, pinuno ng tagapagbantay, at isang taong may 
asawa, mga bagay na nagpapahiwatig na hindi siya 
isang bating sa mas karaniwang diwa nito. 


POTIPERA [mula sa Ehipsiyo, nangangahulu- 
gang “Siya na Ibinigay ni Ra”]. Biyenan ni Jose, na 
ang anak na si Asenat ang nagsilang kina Manases 
at Efraim. (Gen 41:45, 50, 46:20) Si Potipera ang sa- 
serdote, malamang ng diyos-araw na si Ra, na na- 


Tingnan ang HuD- 


PRETORIO, TANOD NG 


nungkulan sa On, isang sentro ng Ehipsiyong pag- 
samba sa araw. Sa Cairo Museum ay may isang 
stela, isang haligi ng libingan, nakuha noong 1935, 
na doon ay may pangalang “Putipar.”---Annales 
du service des antiquités de l'Égypte, Cairo, 1939, 
Tomo XXXIX, p. 273-276. 


PREPEKTO |sa Ingles, prefect]. Sa pamahalaan 
ng Babilonya, isang opisyal na mas mababa kaysa 
sa isang satrapa. Sa Daniel 2:48, ginagamit ang ti- 
tulong ito kaugnay ng “marurunong na tao ng Ba- 
bilonya.” Waring inuri ang “marurunong na tao" na 
ito ayon sa kanilang opisyal na mga tungkulin. Ina- 
tasan si Daniel bilang punong prepekto sa lahat ng 
“marurunong na tao ng Babilonya.”---Dan 3:2, 3, 27. 
Sa ilalim ng pamamahala ni Haring Dario na 
Medo, ang maharlikang mga opisyal ay pumaroon 
sa harap ni Dario “bilang isang pulutong,” anupat 
ipinahihiwatig nito na isang malaking bilang ang 
nasasangkot, at sinabi nila na inirerekomenda ng la- 
hat ng opisyal, kabilang na ang mga prepekto, na 
gumawa ng isang batas na nag-uutos na sa hari la- 
mang dapat magsumamo, sa loob ng 30 araw. Nag- 
patuloy si Daniel sa pagsusumamo kay Jehova, at 
iniligtas siya ni Jehova, ang mga nagsabuwatan ang 
namatay sa yungib ng mga leon.---Dan 6:6, 7, 24. 


PRETORIO, TANOD NG. Isang pantanging 
pangkat ng mga kawal na Romano, sa pasimula ay 
inorganisa ni Augusto bilang tagapagbantay ng em- 
perador. Binubuo ito ng siyam (nang maglaon ay gi- 
nawang sampu) na cohort na tig-1,000 lalaki bawat 
isa. Sila ay pawang mga boluntaryong Italyano, ang 
suweldo nila ay doble o triple ng kita ng isang kawal 
na nasa mga hukbo. Inilagay ni Tiberio ang kalak- 
hang bahagi ng corps d'elite na ito sa Roma sa pa- 
mamagitan ng pagtatayo ng nakukutaang baraks 
sa H ng mga pader ng lunsod. Bagaman ang mga 
cohort ay maaaring ipadala sa mga lupaing banya- 
ga, tatlo sa mga ito ang laging nakahimpil sa Roma, 
anupat ang isa ay nasa baraks na karatig ng palasyo 
ng emperador. Yamang karaniwan nang ang Tanod 
ng Pretorio ang tanging hukbo na nakapirme sa Ital- 
ya, sila ay naging isang makapangyarihang puliti- 
kal na puwersa sa pagsuporta o pagpapabagsak sa 
isang emperador. Sa kalaunan, nagbago ang laki at 
kayarian ng Tanod ng Pretorio, anupat tinatanggap 
na rito pati ang mga kalalakihan mula sa mga pro- 
binsiya. Nang dakong huli ay inalis ito ni Empera- 
dor Constantino noong 312 C.E. 

Sa mga Ebanghelyo at sa Mga Gawa, ang anyong 
Latin na praito ri-on ay ginagamit may kinalaman 
sa isang palasyo o tirahan. Ang tolda ng isang 
kumandante ng hukbo ay nakilala bilang praeto- 
rium, anupat nang maglaon, ang terminong ito ang 


PRINSIPE 


Modelo ng isang miyembro ng Tanod ng Pretorio 


itinawag sa tirahan ng gobernador ng probinsiya. 
Kaya naman ang pagtatanong ni Pilato kay Jesus ay 
naganap sa praetorium, o “palasyo ng gobernador.” 
(Ju 18:28, 33, 19:9, tingnan ang PALASYO NG GOBER- 
NADOR.) Maliwanag na doon inilalapat ang mga ha- 
tol at naroon ang baraks ng mga hukbo. (Mat 27:27, 
Mar 15:16) Sa Cesarea, si Pablo ay “iningatang naba- 
bantayan sa palasyong pretorio ni Herodes.'---Gaw 
23:35. 

Dahil sa paggamit na ito, iminumungkahi ng ilan 
na ang praito'rion sa Filipos 1:13 ay tumutukoy sa 
palasyo ni Nero sa Burol ng Palatine o sa isang bul- 
wagan ng paghatol kung saan maaaring dininig 
ang kaso ni Pablo. Gayunman, itinatawag-pansin ng 
Cyclopeedia nina MClintock at Strong (Tomo VII, 
p. 469): “Hindi iyon ang palasyo ng emperador, ... 
sapagkat hindi ito kailanman tinawag na preetorium 
sa Roma, ni iyon man ang bulwagan ng pagha- 
tol, sapagkat walang nakatayong gayong gusali sa 
Roma, at ang pangalang prætoria ay nitong ban- 


970 


dang huli na lamang itinawag sa mga hukuman ng 
katarungan.” Nang unang mabilanggo sa Roma, si 
Pablo ay “pinahintulutang manirahang mag-isa ka- 
sama ang kawal na nagbabantay sa kaniya.” (Gaw 
28:16) Kaya ang kaniyang mga gapos ng bilanggu- 
an ay naging hayag na kaalaman may kaugnayan 
kay Kristo sa gitna ng mga kawal ng Tanod ng Pre- 
torio, lalo na kung pinapalitan araw-araw ang ban- 
tay niya. Dahil dito, inuunawa ng maraming ta- 
gapagsalin na ang praito'rion sa Filipos 1:13 ay 
tumutukoy sa Tanod ng Pretorio at hindi sa isang 
gusali o hudisyal na lupon.---RS, NW, AS, TC. 

Inilalakip ng Textus Receptus sa Gawa 28:16 ang 
ganito: “ibinigay ng senturyon ang mga bilanggo sa 
kapitan ng bantay.” (KJ) Ang huling nabanggit na 
opisyal ay tinutukoy ng ilan bilang si Sextus Afra- 
nius Burrus, ang prepekto ng Tanod ng Pretorio 
sa ilalim ni Nero hanggang noong 62 C.E. Ganito pa 
nga ang salin dito ni Darby: “ibinigay ng senturyon 
ang mga bilanggo sa prepekto ng pretorio.” Gayun- 
man, inilalagay ng bersiyon ni Darby ang materyal 
na ito sa mga braket bilang isang kaso kung saan 
iba-iba ang mababasa sa mga manuskrito. Hindi 
naman matatagpuan sa ibang makabagong mga 
bersiyon ang pariralang ito yamang wala ito sa si- 
naunang mga manuskrito gaya ng Sinaitic, Alexan- 
drine, at Vatican No. 1209.---RS, AT, NW, JB. 


PRINSIPE. Tingnan ang LIDER, TAONG MAHAL, 
PRINSIPE. 
PRISCA [Matandang Babae]: PRISCILA [Maliit 


na Matandang Babae]. Ang mas maikling anyo ng 
pangalang ito ay masusumpungan sa mga isinulat 
ni Pablo, ang mas mahabang anyo naman ay gina- 
mit ni Lucas. Ang gayong magkaibang anyo ng 
isang pangalan ay pangkaraniwan sa mga panga- 
lang Romano. 

Si Priscila ay asawa ni Aquila, na laging bina- 
banggit kasama niya. Ang dalawa ay nagpakita ng 
maiinam na gawang Kristiyano at pagkamapagpa- 
tuloy hindi lamang sa mga indibiduwal kundi pati sa 
kongregasyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot 
na ganapin ang mga pagtitipon ng kongregasyon sa 
kanilang tahanan kapuwa sa Roma at Efeso. 

Dahil sa batas ni Emperador Claudio, nilisan ni 
Aquila at ng kaniyang asawa ang Roma at pumaro- 
on sa Corinto noong mga 50 C.E. Di-nagtagal pag- 
dating nila, nakisama si Pablo sa kanila sa paggawa 
ng tolda. (Gaw 18:2, 3) Naglakbay silang kasama ni 
Pablo patungong Efeso, nanatili sila roon nang ilang 
panahon, at “ipinaliwanag nila ang daan ng Diyos 
nang may higit na kawastuan’ sa mahusay-magsa- 
litang si Apolos. (Gaw 18:18, 19, 24-28, 1Co 16:19) 
Pagkabalik sa Roma nang ilang panahon (Ro 16:3-5), 
naglakbay sila pabalik sa Efeso. (2Ti 4:19: 1Ti 1:3) 


971 


Ang personal nilang pakikipag-ugnayan kay Pablo 
ay nagsimula noong mga 50 C.E. at nagwakas nang 
mamatay si Pablo, isang yugto na mga 15 taon. No- 
ong panahong iyon ng kanilang pagsasamahan, 'isi- 
napanganib nila ang kanilang sariling mga leeg' 
para sa kaluluwa ng apostol.--Ro 16:3, 4; tingnan 
ang AQUILA. 


PROBINSIYA. Ang terminong Griego na e-par- 
khei'a, isinasaling “probinsiya,” ay tumutukoy sa lu- 
paing saklaw ng awtoridad ng isang Romanong 
administrador. Nang palawakin ng Roma ang pana- 
nakop nito sa ibayo ng peninsula ng Italya, ang teri- 
toryo o heograpikong mga hangganan ng pamama- 
hala ng isang gobernador ay tinawag na probinsiya. 
Noong 27 B.C.E., inilagay ng unang Romanong 
emperador, si Augusto, sa dalawang kategorya ang 
22 probinsiya na umiiral na noon. Ang sampung 
probinsiya na mas mapayapa at hindi nangangaila- 
ngan ng patuluyang pagsubaybay ng mga hukbong 
Romano ay naging mga probinsiyang nasa ilalim ng 
kontrol ng senado. Ang punong opisyal na Romano 
ng ganitong uri ng probinsiya ay ang proconsul. 
(Gaw 18:12, tingnan ang PROCONSUL.) Ang ibang 
mga probinsiya naman ay ginawang mga probinsi- 
ya ng imperyo, anupat ang mga ito ay tuwirang 
nananagot sa emperador at pinangangasiwaan ng 
isang gobernador at, sa mas malalaking probinsiya, 
ng isang kumandante ng militar na tinatawag na 
emisaryo. Dahil ang mga probinsiya ng imperyo ay 
kadalasang malapit sa hanggahan o dahil sa iba 
pang kadahilanan, kinailangang magtalaga ng mga 
hukbo sa mga ito: sa pamamagitan ng mahigpit na 
pagkontrol sa mga probinsiyang ito, napananatili ng 
emperador ang hukbo sa ilalim ng kaniyang awtori- 
dad. Pagkaraan ng 27 B.C.E., ang mga bagong pro- 
binsiya na itinatag mula sa nasakop na mga teritor- 
yo ay naging mga probinsiya ng imperyo. Ang 
isang probinsiya ay maaaring hati-hatiin sa mas 
maliliit na administratibong seksiyon o distrito. 
Ang isang probinsiya ay maaaring magpalipat- 
lipat sa ilalim ng kontrol ng alinman sa senado o sa 
imperyo. (Tingnan ang Cirrus.) Gayundin, kung 
minsan ay binabago ang mga hangganan ng isang 
probinsiya. Dahil dito, ang isang partikular na lun- 
sod o lugar ay maaaring maging bahagi ng isang 
probinsiya sa loob ng isang panahon at sa kalaunan 
ay maging bahagi naman ng karatig na probinsiya, 
o kaya ay maging bahagi pa nga ng isang bagong- 
tatag na probinsiya. Bilang mga halimbawa nito, 
tingnan ang CAPADOCIA; CILICIA; PAMFILIA: PISIDIA. 
Nang palayasin si Arquelao (Mat 2:22), anak ni 
Herodes na Dakila, ang Judea ay napasailalim ng pa- 
mamahala ng mga Romanong gobernador. Sa paa- 
numan, ang gobernador ng probinsiya ay nananagot 
sa emisaryo ng mas malaking probinsiya ng Sirya. 


PROCONSUL 


Nang dalhin si Pablo kay Felix sa Cesarea, “itina- 
nong [ng gobernador] kung anong probinsiya ang 
pinagmulan niya [ni Pablo], at natiyak na siya ay 
mula sa Cilicia.” (Gaw 23:34) Ang Tarso, kung saan 
isinilang si Pablo, ay nasa Romanong probinsiya ng 
Cilicia.---Gaw 22:3. 

Ang gobernador ng isang probinsiya ng imper- 
yo ay inaatasan ng emperador ng panunungkulan 
na walang takdang haba, di-gaya ng proconsul ng 
isang probinsiyang nasa ilalim ng kontrol ng sena- 
do, na karaniwang naglilingkuran lamang sa loob 
ng isang taon. Si Felix ay hinalinhan ni Festo bilang 
gobernador ng Judea na isang probinsiya ng imper- 
Y0.--Gaw 25:1. 

Tingnan din ang NASASAKUPANG DISTRITO. 


PROCONSUL. Pangunahing lokal na adminis- 
trador ng isang probinsiya na nasa ilalim ng panga- 
ngasiwa ng Senadong Romano. 

Noong 27 B.C.E., hinawakan ni Emperador Au- 
gusto ng Roma ang pangangasiwa sa lahat ng pro- 
binsiya na nangangailangan ng presensiya ng mga 
hukbong militar, anupat iniwan niya sa ilalim ng 
kontrol ng senado ang sampung iba pang probinsi- 
ya. Ang pangangasiwa sa mga huling nabanggit ay 
isinagawa sa pamamagitan ng mga proconsul. May 
dalawang uri ng proconsul: Ang mga ex-consul (ya- 
ong mga nakaabot na sa ranggo ng konsul), na 
ipinadadala sa mga probinsiya ng Asia at Aprika 
(kung saan pinananatili ang isang hukbong Roma- 
no), at ang mga ex-praetor, na ipinadadala naman 
sa iba pang mga probinsiya na nasa ilalim ng kon- 
trol ng senado. 

Pananagutan ng proconsul na mangasiwa sa mga 
gawaing sibil ng probinsiya, gumawa ng mga hudi- 
syal na pasiya, at magpatupad ng batas at magpa- 
natili ng kapayapaan. Siya ang pinakamataas na aw- 
toridad sa probinsiya, bagaman maaaring siyasatin 
ng senadong Romano ang kaniyang mga pagkilos. 
Isang quaestor ang nangangasiwa sa nalikom na 
mga kita sa buwis. Ang proconsul ay hindi nagsu- 
suot ng damit na pangmilitar ni nagdadala man siya 
ng tabak. 

Sa Gawa 13:7, 12, binabanggit ang proconsul na si 
Sergio Paulo bilang isa na naging Kristiyano. Siya 
ang proconsul ng Ciprus. Sa Gawa 18:12, binabang- 
git naman si Galio bilang proconsul ng probinsiya 
ng Acaya. Tumpak ang paggamit ni Lucas ng termi- 
nong “proconsul” sa mga kasong ito, sapagkat ang 
Acaya ay isang probinsiya na nasa ilalim ng kontrol 
ng senado mula noong 27 B.C.E. hanggang 15 C.E., 
at muli pagkaraan ng 44 C.E.: ang Ciprus naman ay 
naging probinsiya na nasa ilalim ng kontrol ng se- 
nado noong 22 B.C.E. Natagpuan ang isang barya 
mula sa Ciprus kung saan sa harap ay nakaukit ang 
ulo at titulo ni Claudio (sa Latin) at sa likod naman 


PROCORO 


ay ang pananalitang “Sa Ilalim ni Cominius Proclus, 
Proconsul ng Mga Cipriano” (sa Griego). 


PROCORO [posibleng mula sa salitang-ugat na 
Gr. na nangangahulugang “humayo (o, sumayaw) 
sa unahan bilang isang koro"]. Isa sa pitong lalaking 
may patotoo, puspos ng espiritu at karunungan na 
inatasan upang tiyakin ang pantay-pantay na paki- 
kitungo sa araw-araw na pamamahagi ng pagkain 
sa unang-siglong kongregasyong Kristiyano sa Je- 
rusalem.--Gaw 6:1-6. 


PROPETA. Taong ginagamit ng Diyos upang 
maipabatid ang Kaniyang kalooban at layunin. (Luc 
1:70, Gaw 3:18-21) Bagaman hindi matiyak ang pi- 
nagmulan ng terminong Hebreo para sa propeta 
(navi”), ipinakikita ng natatanging terminong ito 
na ang mga tunay na propeta ay hindi mga ordina- 
ryong tagapagbalita kundi mga tagapagsalita ng 
Diyos, mga “lalaki ng Diyos" na naghatid ng kinasi- 
hang mga mensahe. (1Ha 12:22, 2Ha 4:9, 23:17) Tu- 
mayo silang kasama ng “matalik na kapisanan” ng 
Diyos, at isiniwalat niya sa kanila ang kaniyang “li- 
him na bagay."--Jer 23:18, Am 3:7, 1Ha 17:1, ting- 
nan ang TAGAKITA. 

Ang Griegong pro-phe tes ay literal na nanganga- 
hulugang “tagapagsalita [mula sa Gr., pro, “sa una- 
han” o “sa harap ng,” at phe:mi, “magsabi']” at 
sa gayo'y tumutukoy sa isang tagapaghayag, isa 
na nagpapabatid ng mga mensahe na itinuturing 
na may sagradong pinagmulan. (Ihambing ang Tit 
1:12.) Bagaman saklaw ng salitang ito ang diwa ng 
paghula ng mangyayari sa hinaharap, hindi predik- 
siyon ang pangunahing kahulugan nito. (Ihambing 
ang Huk 6:7-10.) Gayunpaman, upang makapamu- 
hay ang isang indibiduwal kasuwato ng kalooban ng 
Diyos, kailangan niyang malaman kung ano ang isi- 
niwalat na mga layunin ni Jehova para sa hinaharap 
upang maiayon niya ang kaniyang mga paggawi, 
naisin, at tunguhin. Kaya naman, karamihan ng 
mga propeta sa Bibliya ay naghatid ng mga mensa- 
he na tuwiran o di-tuwirang may kinalaman sa hi- 
naharap. 

Katungkulan ng Propeta sa Hebreong Kasu- 
latan. Maliwanag na ang unang taong tagapagsa- 
lita ng Diyos ay si Adan, na nagtawid ng mga tagu- 
bilin ng Diyos sa kaniyang asawang si Eva at sa 
gayo'y naglingkod bilang propeta. Ang mga tagubi- 
ling iyon ay hindi lamang pangkasalukuyan (para sa 
kanila) kundi panghinaharap din naman, yamang 
binalangkas ng mga iyon ang layunin ng Diyos para 
sa lupa at sa sangkatauhan at ang landasing dapat 
tahakin ng mga tao upang magtamasa sila ng pi- 
nagpalang kinabukasan. (Gen 1:26-30, 2:15-17, 23, 
24: 3:1-3) Si Enoc ang unang tapat na taong prope- 
ta na binanggit sa Kasulatan, at kalakip sa kaniyang 


972 


mensahe ang isang tuwirang prediksiyon. (Jud 14, 
15) Si Lamec at ang kaniyang anak na si Noe ay pa- 
rehong nagpahayag ng kinasihang mga pagsisiwa- 
lat ng layunin at kalooban ng Diyos.---Gen 5:28, 29: 
9:24-27: 2Pe 2:5. 

Unang ikinapit ang salitang navi” kay Abraham. 
(Gen 20:7) Hindi naman napabantog si Abraham sa 
paghula ng mangyayari sa hinaharap, lalo na sa ha- 
yagang paraan. Gayunman, binigyan siya ng Diyos 
ng isang mensahe, isang makahulang pangako. Ti- 
yak na naudyukan si Abraham na ipahayag ang 
tungkol dito, lalo na sa kaniyang pamilya, at ipaliwa- 
nag kung bakit niya lilisanin ang Ur at kung ano ang 
ipinangako ng Diyos sa kaniya. (Gen 12:1-3, 13:14- 
17: 22:15-18) Sa katulad na paraan, sina Isaac at Ja- 
cob, na mga tagapagmana ng pangakong iyon, ay 
"mga propeta” na nagkaroon ng matalik na pakiki- 
pagtalastasan sa Diyos. (Aw 105:9-15) Bumigkas din 
sila ng makahulang mga pagpapala sa kanilang mga 
anak. (Gen 27:27-29, 39, 40; 49:1-28) Maliban kina 
Job at Elihu, na maliwanag na ginamit ng Diyos 
bago ang Pag-alis upang magsiwalat ng mga kato- 
tohanang nagmula sa kaniya, ang lahat ng tunay na 
propeta mula nang panahong iyon ay nanggaling sa 
mga inapo ni Jacob (ang mga Israelita) hanggang 
noong unang siglo ng Karaniwang Panahon. 

Noong panahon ni Moises, lalong naging malinaw 
ang papel ng isang propeta. Naidiin ang katayuan 
ng propeta bilang tagapagsalita ng Diyos nang ata- 
san ni Jehova si Aaron na maging “propeta” o “bi- 
big” ni Moises, samantalang si Moises naman ay “na- 
ging parang Diyos kay Aaron.” (Exo 4:16, 7:1, 2) 
Inihula ni Moises ang maraming pangyayari na ka- 
raka-rakang natupad, gaya ng Sampung Salot. Ga- 
yunman, mas kahanga-hanga ang paglilingkod niya 
bilang propeta, o tagapagsalita ng Diyos, nang ibi- 
gay niya ang tipang Kautusan sa Sinai at nang tu- 
ruan niya ang bansa hinggil sa kalooban ng Diyos. 
Hindi lamang naging kapaki-pakinabang sa mga Is- 
raelita ang tipang Kautusan bilang pamantayan at 
patnubay sa moral, kundi inakay rin nito ang kani- 
lang pansin sa hinaharap at sa “mas mabubuting ba- 
gay na darating.” (Gal 3:23-25: Heb 8:6, 9:23, 24: 
10:1) Naging katangi-tangi ang pagiging propeta ni 
Moises dahil sa kaniyang matalik at kadalasa'y tuwi- 
rang pakikipagtalastasan sa Diyos, at dahil na rin sa 
lubhang pinalawak na kaunawaan sa kalooban at la- 
yunin ni Jehova na ipinabatid sa pamamagitan niya. 
(Exo 6:2-8: Deu 34:10) Ang kaniyang mga kapatid 
na sina Aaron at Miriam ay naglingkod din bilang 
mga propeta sa diwang naghatid sila ng mga men- 
sahe o payo mula sa Diyos (na maaaring hindi mga 
prediksiyon), gaya rin ng 70 matatandang lalaki ng 
bansa.---Exo 15:20, Bil 11:25, 12:1-8. 

Sa aklat ng Mga Hukom, maliban sa di-ipinakila- 
lang lalaki sa Hukom 6:8, tanging si Debora na pro- 


973 


petisa ang espesipikong binanggit na naglingkod 
bilang propeta. (Huk 4:4-7, 5:7) Bagaman hindi gi- 
namit doon ang terminong navi”, hindi nanganga- 
hulugan na wala nang ibang naglingkod sa ganitong 
tungkulin. Pagsapit ng panahon ni Samuel, “ang sa- 
lita mula kay Jehova ay naging bihira... ; walang 
pangitain ang inihahayag.” Mula sa pagkabata, nag- 
lingkod si Samuel bilang tagapagsalita ng Diyos, at 
dahil natupad ang mga mensaheng binigkas niya, 
kinilala siya ng lahat bilang isa na “binigyang-kara- 
patan sa katungkulan ng propeta kay Jehova.”---1Sa 
3:1-14, 18-21. 

Nang itatag ang monarkiya, halos sunud-sunod 
ang mga naglingkod bilang propeta. (Ihambing ang 
Gaw 3:24.) Nagsimulang manghula si Gad bago ma- 
matay si Samuel. (1Sa 22:5, 25:1) Siya at ang prope- 
tang si Natan ay prominente noong naghahari si Da- 
Vid. (2Sa 7:2-17, 12:7-15, 24:11-14, 18) Naglingkod 
sila bilang mga tagapayo ng hari at mga istoryador, 
gaya rin ng iba pang mga propetang kasunod nila. 
(1Cr 29:29: 2Cr 9:29; 29:25, 12:15, 25:15, 16) Si Da- 
vid mismo ay ginamit upang maghatid ng ilang 
pagsisiwalat mula sa Diyos at tinukoy siya ng apos- 
tol na si Pedro bilang “isang propeta.” (Gaw 2:25-31, 
34) Nang mahati ang kaharian, may mga tapat na 
propetang naglingkod sa hilaga at sa timugang mga 
kaharian. Ang ilan ay ginamit upang manghula sa 
mga lider at mga taong-bayan ng dalawang kahari- 
an. Kabilang sa mga propetang naglingkod noong 
panahon ng pagkatapon at pagkatapos nito ay sina 
Daniel, Hagai, Zacarias, at Malakias. 

Mahalagang papel ang ginampanan ng mga pro- 
peta sa pagtataguyod ng tunay na pagsamba. Ang 
kanilang gawain ay nagsilbing pamigil sa mga hari 
ng Israel at Juda, sapagkat buong-tapang nilang si- 
naway ang nagkakasalang mga tagapamahala (2Sa 
12:1-12) at ipinahayag nila ang mga kahatulan ng 
Diyos laban sa mga nagsasagawa ng kabalakyutan. 
(1Ha 14:1-16, 16:1-7, 12) Kapag ang mga saserdote 
ay lumilihis sa tunay na pagsamba at nagiging tiwa- 
li, mga propeta ang ginagamit ni Jehova upang pa- 
tibayin ang pananampalataya ng matuwid na mga 
nalabi at upang akayin yaong mga naligaw ng lan- 
das pabalik sa lingap ng Diyos. Tulad ni Moises, ang 
mga propeta ay madalas magsilbing mga tagapa- 
magitan na nanalangin sa Diyos para sa hari at sa 
bayan. (Deu 9:18-29: 1Ha 13:6, 2Ha 19:1-4, iham- 
bing ang Jer 7:16, 14:11, 12.) Lalo silang aktibo sa 
panahon ng krisis o kagipitan. Nagbigay rin sila ng 
pag-asa dahil kung minsan, ang kanilang mga men- 
sahe ay tungkol sa mga pagpapalang idudulot ng 
pamahalaan ng Mesiyas. Kaya naman, nakinabang 
sa kanilang gawain hindi lamang yaong mga nabu- 
buhay noon kundi pati na rin ang sumunod na mga 
salinlahi hanggang sa ating panahon. (1Pe 1:10-12) 
Ngunit sa paggawa nito, kinailangan nilang magba- 


PROPETA 


ta ng matinding pandurusta, panlilibak, at maging 
ng pisikal na pagmamalupit. (2Cr 36:15, 16: Jer 7: 
25, 26; Heb 11:32-38) Gayunman, yaong mga ma- 
lugod na tumanggap sa kanila ay pinagpala sa espi- 
rituwal at sa iba pang mga paraan.-- 1Ha 17:8-24, 
2Ha 4:8-37: ihambing ang Mat 10:41. 

Kung Paano Inaatasan at Kinakasihan. Ang 
katungkulan ng propeta ay hindi namamana ayon 
sa linya ng angkan. Gayunman, ang ilan sa mga 
propeta ay mga Levita, gaya nina Samuel, Zacarias 
na anak ni Jehoiada, Jeremias, at Ezekiel. Mayroon 
ding mga anak ng propeta na naging mga propeta 
rin. (1Ha 16:7, 2Cr 16:7) Hindi rin pinapasok ang 
propesyong ito sa sariling pagkukusa. Ang Diyos 
ang pumipili sa mga propeta at sila'y inaatasan sa 
pamamagitan ng banal na espiritu (Bil 11:24-29, Eze 
1:1-3, Am 7:14, 15), na ginagamit din upang maipa- 
batid sa kanila ang mensaheng ipahahayag nila. 
(Gaw 28:25, 2Pe 1:21) May ilan na lubhang nag- 
atubili sa pasimula. (Exo 3:11: 4:10-17: Jer 1:4-10) Sa 
kaso ni Eliseo, inatasan siya ng Diyos sa pamamagi- 
tan ng kaniyang hinalinhan, si Elias, at bilang sagi- 
sag ng pag-aatas na iyon, inihagis ni Elias kay Eli- 
seo ang kaniyang balabal, o opisyal na kasuutan. 
--1Ha 19:19-21. 

Bagaman inatasan sila sa pamamagitan ng espiri- 
tu ni Jehova, waring hindi naman patuluyang nag- 
sasalita ang mga propeta sa ilalim ng pagkasi. Sa 
halip, 'sumasakanila' ang espiritu ng Diyos sa espe- 
sipikong mga pagkakataon upang isiwalat ang mga 
mensaheng kailangan nilang ipatalastas. (Eze 11: 
4, 5, Mik 3:8) Dahil dito, napupukaw ang kanilang 
damdamin at nauudyukan silang magsalita. (1Sa 
10:10, Jer 20:9; Am 3:8) Hindi lamang sila gumaga- 
wa ng mga bagay na di-pangkaraniwan kundi tiyak 
na masasalamin din sa kanilang pananalita at kilos 
ang kakaibang masidhing damdamin. Maaaring ito 
ang dahilan kung bakit may mga indibiduwal na 
inilarawang 'gumagawing tulad ng mga propeta." 
(1Sa 10:6-11; 19:20-24, Jer 29:24-32, ihambing ang 
Gaw 2:4, 12-17: 6:15, 7:55.) Dahil sa kanilang pag- 
kaseryoso, sigasig, at katapangan sa pagganap ng 
kanilang atas, ang kanilang paggawi ay nagmimis- 
tulang kakatwa, baka hindi pa nga matino, sa pani- 
ngin ng iba, gaya ng tingin ng mga pinuno ng mili- 
tar sa propetang nagpahid kay Jehu bilang hari. 
Gayunman, nang matanto ng mga pinuno na ang 
lalaki ay isang propeta, tinanggap nila ang kani- 
yang mensahe. (2Ha 9:1-13, ihambing ang Gaw 26: 
24, 25.) Noong tinutugis ni Saul si David, naudyukan 
si Saul na 'gumawing tulad ng isang propeta, anu- 
pat hinubad niya ang kaniyang mga kasuutan at hu- 
migang “hubad nang buong araw na iyon at nang 
buong gabing iyon.” Maliwanag na nang pagkakata- 
ong iyon ay tumakas si David. (1Sa 19:18-20:1) 
Hindi naman ito nangangahulugan na karaniwa'y 


PROPETA 


naghuhubad ang mga propeta, sapagkat hindi gani- 
yan ang ipinakikita ng ulat ng Bibliya. Sa dalawa 
pang kaso na iniulat, may layunin ang paghuhubad 
ng mga propeta, samakatuwid nga, upang isadula 
ang isang aspekto ng kanilang hula. (Isa 20:2-4, Mik 
1:8-11) Hindi sinabi kung bakit inudyukan si Saul na 
maghubad: kung ito'y upang ipakita na siya'y isang 
hamak na taong hinubaran ng maharlikang kasuu- 
tan anupat inutil sa harap ng makaharing awtoridad 
at kapangyarihan ni Jehova, o kung may iba pa 
itong layunin. 

Kinasihan ni Jehova ang mga propeta sa iba't 
ibang paraan: berbal na pakikipagtalastasan sa pa- 
mamagitan ng mga anghel (Exo 3:2-4, ihambing 
ang Luc 1:11-17, Heb 1:1, 2; 2:1, 2), mga pangitain 
na nagkintal ng mensahe ng Diyos sa may-malay 
na isip (Isa 1:1, Hab 1:1), mga panaginip o mga pa- 
ngitain sa gabi na ibinibigay habang natutulog ang 
propeta (Dan 7:1), at mga mensaheng inihahatid sa- 
mantalang nasa kawalan ng diwa ang isa (Gaw 10: 
10, 11, 22:17-21). May mga pagkakataong nakatu- 
long ang musika sa pagtanggap ng propeta ng men- 
sahe mula sa Diyos. (1Sa 10:5: 2Ha 3: 15) Ipinahayag 
din sa iba't ibang paraan ang kinasihang mensahe. 
(Heb 1:1) Karaniwan na, sinasalita iyon ng propeta 
kapuwa sa pampublikong mga lugar at sa mga da- 
kong kakaunti ang tao. (Jer 7:1, 2; 36:4-13, Mat 3:3) 
Kung minsan nama'y isinasadula niya ang mensahe 
sa pamamagitan ng mga simbolo o makasagisag na 
mga pagkilos, gaya noong itanghal ni Ezekiel ang 
pagkubkob sa Jerusalem gamit ang isang laryo, 
o ang pagpapakasal ni Oseas kay Gomer.---Eze 4:1- 
3, Os 1:2, 3, ihambing ang 1Ha 11:30-39, 2Ha 13:14- 
19; Jer 19:1, 10, 11; tingnan ang PAGKASI, PANAGINIP: 
PANGITAIN. 

Pagkilatis sa Tunay at sa Bulaan. Ang ilan 
sa mga propeta ng Diyos, gaya nina Moises, Elias, 
Eliseo, at Jesus, ay gumawa ng mga himala na 
nagpatotoo sa kanilang mensahe at katungkulan. 
Gayunman, hindi lahat ng propeta ay nagsagawa 
ng gayong makapangyarihang mga gawa. Sa pa- 
mamagitan ni Moises, may tatlong kahilingang ibi- 
nigay upang makilala kung tunay ang isang pro- 
peta: Ang tunay na propeta ay dapat na magsalita 
sa pangalan ni Jehova, ang mga bagay na inihula 
ay dapat na matupad (Deu 18:20-22): at ang kani- 
yang panghuhula ay dapat magtaguyod ng tunay 
na pagsamba at kasuwato ng isiniwalat na salita at 
mga utos ng Diyos (Deu 13:1-4). Malamang na ang 
huling kahilingan ang pinakamahalaga at pinaka- 
mapananaligan, dahil maaaring paimbabaw na ga- 
mitin ng isa ang pangalan ng Diyos at magkataon 
na magkatotoo ang kaniyang prediksiyon. Ngunit, 
gaya ng natalakay na, hindi lamang panghuhula 
ang gawain ng tunay na propeta, at hindi rin ito 
ang kaniyang pangunahing tungkulin. Sa halip, isa 


974 


siyang tagapagtaguyod ng katuwiran, at ang kani- 
yang mensahe ay pangunahin nang may kinala- 
man sa mga pamantayang moral at kung paano 
ikakapit ang mga iyon. Ipinahahayag niya ang 
kaisipan ni Jehova hinggil sa mga bagay-bagay. 
(Isa 1:10-20, Mik 6:1-12) Samakatuwid, hindi kaila- 
ngang maghintay ng maraming taon o mga salin- 
lahi para matiyak kung ang propeta ay tunay o bu- 
laan batay sa katuparan ng kaniyang prediksiyon. 
Bulaan siya kung ang kaniyang mensahe ay salu- 
ngat sa isiniwalat na kalooban at mga pamantayan 
ng Diyos. Kaya naman, walang pagsalang bulaan 
ang propetang humula ng kapayapaan para sa 
Israel o Juda bagaman ang bayan ay sumusu- 
way sa Salita at Kautusan ng Diyos.---Jer 6:13, 14, 
14:11-16. 

Katulad ng babala ni Moises ang babala ni Jesus 
hinggil sa mga bulaang propeta. Bagaman ginaga- 
mit nila ang pangalan ni Jesus at nagbibigay sila ng 
‘mga tanda at mga kababalaghan upang magligaw,' 
ang kanilang mga bunga ang magpapatunay na si- 
la'y “mga manggagawa ng katampalasanan.”---Mat 
7:15-23, Mar 13:21-23, ihambing ang 2Pe 2:1-3, 1Ju 
4:1-3. 

Ang tunay na propeta ay hindi nanghuhula para 
lamang bigyang-kasiyahan ang pagkamausisa ng 
mga tao. Ang bawat prediksiyon niya ay nauugnay 
sa kalooban, layunin, mga pamantayan, o kahatulan 
ng Diyos. (1Ha 11:29-39, Isa 7:3-9) Kadalasan, ang 
mga pangyayaring inihula niya ay resulta ng umii- 
ral na mga kalagayan, samakatuwid nga, kung ano 
ang inihahasik ng mga tao, iyon din ang kanilang 
aanihin. Samantala, nilinlang ng mga bulaang pro- 
peta ang bayan at ang kanilang mga lider sa pama- 
magitan ng pagtiyak sa kanila na, sa kabila ng kani- 
lang di-matuwid na landasin, sasakanila pa rin ang 
Diyos upang ipagsanggalang at pagpalain sila. (Jer 
23:16-20, 28:1-14, Eze 13:1-16, ihambing ang Luc 
6:26.) Ginaya nila ang mga tunay na propeta at gu- 
mamit din sila ng makasagisag na pananalita at 
mga pagkilos. (1Ha 22:11, Jer 28:10-14) Bagaman 
ang ilan ay mga impostor, lumilitaw na karamihan 
ay mga propeta na naging tiwali o apostata. (Iham- 
bing ang 1Ha 18:19: 22:5-7, Isa 28:7: Jer 23:11-15.) 
Ang ilan sa kanila ay mga babae, o mga bulaang 
propetisa. (Eze 13:17-23: ihambing ang Apo 2:20.) 
Hinalinhan ng “espiritu ng karumihan” ang espiritu 
ng Diyos. Dapat patayin ang lahat ng gayong bula- 
ang propeta.---Zac 13:2, 3, Deu 13:5. 

Tungkol sa mga propetang nakaabot sa mga pa- 
mantayan ng Diyos, ang ilan sa kanilang mga 
hula, na natupad pagkaraan lamang ng isang araw 
o isang taon, ay nagbigay ng saligan upang magti- 
walang matutupad din ang kanilang mga hula hing- 
gil sa mas malayong hinaharap.--- 1Ha 13:1-5, 14:12, 
17; 2Ha 4:16, 17: 7:1, 2, 16-20. 


975 


“Mga Anak ng mga Propeta.” Ayon sa Gese- 
nius’ Hebrew Grammar (Oxford, 1952, p. 418), ang 
Hebreong ben (anak ng) o beneh’ (mga anak ng) ay 
maaaring tumukoy sa “pagiging miyembro ng isang 
samahan o kapisanan (o ng isang tribo, o anumang 
partikular na grupo).” (Ihambing ang Ne 3:8, kung 
saan ang pananalitang “isang miyembro ng mga ta- 
gapaghalo ng ungguento” sa literal na Hebreo ay 
“isang anak ng mga tagapaghalo ng ungguento.”) 
Kaya naman, malamang na “ang mga anak ng mga 
propeta” ay tumutukoy sa isang samahang naglala- 
an ng pagsasanay sa mga tinawag sa bokasyong ito, 
o isang asosasyon ng mga propeta. Iniulat na may 
gayong pangkat ng mga propeta sa Bethel, Jerico, at 
Gilgal. (2Ha 2:3, 5, 4:38, ihambing ang 1Sa 10: 
5, 10.) Pinangasiwaan ni Samuel ang pangkat na 
nasa Rama (1Sa 19:19, 20), at waring ganito rin ang 
katayuan ni Eliseo noong panahon niya. (2Ha 4:38, 
6:1-3: ihambing ang 1Ha 18:13.) Binanggit ng ulat 
na nagtayo sila ng kanilang sariling tahanan at gu- 
mamit ng isang kasangkapang hiniram, na nagpa- 
pahiwatig na namuhay sila nang simple. Bagaman 
kadalasa'y sama-sama sila sa iisang tirahan at mag- 
kakasalo sa pagkain, maaaring mayroon silang kani- 
kaniyang atas na maglingkod sa ibang mga lugar 
bilang mga propeta.-- 1Ha 20:35-42, 2Ha 4:1, 2, 39, 
6:1-7: 9:1, 2. 

Mga Propeta sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. Ang salitang Griego na pro-phe'tes ang 
katumbas ng Hebreong na-vi”. Ang saserdoteng si 
Zacarias, ama ni Juan na Tagapagbautismo, ay gu- 
manap bilang propeta nang isiwalat niya ang layu- 
nin ng Diyos hinggil sa kaniyang anak na si Juan, na 
'tatawaging propeta ng Kataas-taasan. (Luc 1:76) 
Ang simpleng pamumuhay ni Juan at ang kaniyang 
mensahe ay katulad niyaong sa sinaunang mga 
propetang Hebreo. Kinilala siya ng marami bilang 
isang propeta, at maging si Herodes ay natakot sa 
kaniya. (Mar 1:4-6, Mat 21:26, Mar 6:20) Sinabi ni 
Jesus na si Juan ay “lalo pang higit kaysa sa isang 
propeta.”--Mat 11:7-10, ihambing ang Luc 1:16, 17; 
Ju 3:27-30. 

Si Jesus na Mesiyas ay “Ang Propeta” na inihula 
ni Moises at matagal nang hinihintay. (Ju 1:19-21, 
25-27: 6:14: 7:40: Deu 18:18, 19; Gaw 3:19-26) Na- 
tanto ng iba na siya'y isang propeta dahil sa kani- 
yang kakayahang magsagawa ng makapangyari- 
hang mga gawa at mapag-unawa ang mga bagay 
sa paraang higit sa pangkaraniwan. (Luc 7:14-16, 
Ju 4:16-19, ihambing ang 2Ha 6:12.) Higit kaninu- 
man, siya'y nasa “matalik na kapisanan" ng Diyos. 
(Jer 23:18, Ju 1:18, 5:36, 8:42) Madalas niyang si- 
plin ang mga propetang nauna sa kaniya na nag- 
patotoo sa kaniyang bigay-Diyos na atas at katung- 
kulan. (Mat 12:39, 40, 21:42, Luc 4:18-21: 7:27: 
24:25-27, 44: Ju 15:25) Inihula niya kung paano 


PROPETA 


siya ipagkakanulo at papatayin, na mamamatay 
siya bilang isang propeta sa Jerusalem na “puma- 
patay ng mga propeta,” na iiwan siya ng kaniyang 
mga alagad, na ikakaila siya ni Pedro nang tatlong 
ulit, na bubuhayin siyang muli sa ikatlong araw, 
anupat karamihan sa mga hulang ito ay salig sa 
naunang mga hula sa Hebreong Kasulatan. (Luc 
13:33, 34, Mat 20:17-19, 26:20-25, 31-34) Maliban 
dito, inihula niya ang pagkawasak ng Jerusalem at 
ng templo nito. (Luc 19:41-44, 21:5-24) Ang eksak- 
tong katuparan ng lahat ng mga bagay na ito no- 
ong nabubuhay pa yaong mga nakarinig sa kaniya 
ay matibay na saligan para manampalataya at 
manalig na matutupad ang kaniyang mga hula 
hinggil sa kaniyang pagkanaririto.---Ihambing ang 
Mat 24, Mar 13: Luc 21. 

Noong Pentecostes, 33 C.E., ibinuhos ang espiritu 
ng Diyos sa mga alagad na nasa Jerusalem, kung 
kaya sila'y “nanghula at nakakita ng mga pangita- 
in.” Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paghaha- 
yag ng “mariringal na mga bagay ng Diyos,” at sa 
pamamagitan ng kinasihang pagsisiwalat ng kaa- 
laman tungkol sa Anak ng Diyos at ng kahulugan 
nito sa kanilang mga tagapakinig. (Gaw 2:11-40) 
Muli, dapat tandaan na ang panghuhula [prophe- 
sying] ay hindi laging tumutukoy sa prediksiyon. 
Sinabi ng apostol na si Pablo na “siya na nanghu- 
hula ay nagpapatibay at nagpapasigla at umaaliw 
sa mga tao sa pamamagitan ng kaniyang panana- 
lita.” Inirekomenda niya ang panghuhula bilang 
isang angkop at kanais-nais na tunguhin na maa- 
aring abutin ng lahat ng Kristiyano. Bagaman ang 
pagsasalita ng mga wikang banyaga ay isang tan- 
da para sa mga di-sumasampalataya, ang panghu- 
hula naman ay para sa mga mananampalataya. 
Gayunman, maging ang di-sumasampalataya na 
dumadalo sa Kristiyanong pagpupulong ay maki- 
kinabang sa panghuhula, yamang sa pamamagitan 
nito ay nasasaway siya at maingat na nasusuri 
upang maging hayag “ang mga lihim ng kaniyang 
puso.” (1Co 14:1-6, 22-25) Ito'y karagdagang pato- 
too na hindi prediksiyon ang pangunahing layunin 
ng panghuhulang Kristiyano kundi kadalasa'y may 
kinalaman ito sa mga bagay na pangkasalukuyan, 
bagaman maliwanag na di-pangkaraniwan ang pi- 
nagmulan nito, anupat kinasihan ng Diyos. Ipinayo 
ni Pablo na kailangan ang mabuting kaayusan at 
pagpipigil sa sarili kapag nanghuhula para sa kong- 
regasyon, upang ang lahat ay matuto at mapati- 
bay-loob.-- 1Co 14:29-33. 

Sabihin pa, may mga indibiduwal na pinili, o bi- 
nigyan ng kaloob, para maglingkod bilang mga 
propeta. (1Co 12:4-11, 27-29) Si Pablo mismo ay 
may kaloob na panghuhula, ngunit mas nakila- 
la siya bilang isang apostol. (Ihambing ang Gaw 


PROPETISA 


20:22-25, 27:21-26, 31, 34: 1Co 13:2, 14:6.) Lumili- 
taw na yaong mga hinirang bilang mga propeta, 
gaya nina Agabo, Hudas, at Silas, ay mga namu- 
mukod-tanging tagapagsalita para sa kongregas- 
yong Kristiyano, ngunit pangalawa lamang sa mga 
apostol. (1Co 12:28, Efe 4:11) Tulad ng mga apostol, 
hindi lamang sila naglingkod sa kanilang lugar 
kundi naglakbay din sila sa iba't ibang dako, nag- 
bigay ng mga diskurso, at humula rin ng mga 
mangyayari sa hinaharap. (Gaw 11:27, 28, 13:1, 15: 
22, 30-33, 21:10, 11) Gaya noong sinaunang pana- 
hon, may ilang babaing Kristiyano na tumanggap 
ng kaloob na panghuhula, gayunma'y nasa ilalim 
pa rin sila ng pagkaulo ng mga lalaking miyembro 
ng kongregasyon.--Gaw 21:9, 1Co 11:3-5. 


PROPETISA. Isang babaing nanghuhula o nag- 
sasagawa ng gawain ng isang propeta. Gaya ng ipi- 
nakikita sa ilalim ng mga pamagat na PROPETA at 
HuLa, ang panghuhula [sa Ingles, prophesying] ay 
pangunahin nang tumutukoy sa kinasihang pagha- 
hayag ng mga mensahe mula sa Diyos o sa pagsisi- 
walat ng kalooban ng Diyos. Maaaring kasangkot 
o hindi kasangkot dito ang prediksiyon ng mga ba- 
gay na mangyayari sa hinaharap. Kung paanong 
noon ay may tunay at bulaang mga propeta, may- 
roon ding mga propetisa na ginamit ni Jehova at pi- 
nakilos ng kaniyang espiritu samantalang ang iba 
naman ay mga bulaang propetisa na hindi niya si- 
nang-ayunan. 

Sa Bibliya, si Miriam ang unang babaing tinawag 
na propetisa. Maliwanag na ginamit siya ng Diyos 
upang maghatid ng isa o higit pang mensahe, ma- 
rahil ay sa pamamagitan ng kinasihang mga awitin. 
(Exo 15:20, 21) Kaya naman, iniulat na sinabi niya 
at ni Aaron laban kay Moises: “Hindi ba sa pamama- 
gitan din natin ay nagsasalita [si Jehova]?” (Bil 12:2) 
Sa pamamagitan ng propetang si Mikas, sinabi ni 
Jehova na isinugo niya “si Moises, si Aaron at si Mi- 
riam” sa unahan ng mga Israelita noong iahon niya 
sila mula sa Ehipto. (Mik 6:4) Bagaman nagkapribi- 
lehiyo si Miriam na maging instrumento ng Diyos sa 
pakikipagtalastasan, ang kaniyang kaugnayan kay 
Jehova bilang propetisa ay hindi kasimbuti ng kaug- 
nayan ni Moises sa Diyos bilang propeta. Nang lu- 
mampas si Miriam sa kaniyang wastong dako, du- 
manas siya ng matinding kaparusahan mula sa 
Diyos.--Bil 12:1-15. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, si Debora ay 
nagsilbing alulod ng impormasyon mula kay Jeho- 
va. Ipinabatid niya ang mga hatol ng Diyos sa ilang 
mga bagay at gayundin ang Kaniyang mga tagubi- 
lin, gaya ng mga utos Niya kay Barak. (Huk 4:4-7, 
14-16) Kaya naman, nang ang bansa ay mahina at 
lugmok sa apostasya, si Debora ay nagsilbing “isang 


976 


ina sa Israel.” (Huk 5:6-8) Noong panahon ni Ha- 
ring Josias, naglingkod din si Hulda na propetisa sa 
katulad na paraan. Ipinabatid niya ang kahatulan ng 
Diyos sa bansa at sa hari nito.--2Ha 22:14-20, 2Cr 
34:22-28. 

Tinukoy ni Isaias ang kaniyang asawa bilang “pro- 
petisa.” (Isa 8:3) Ayon sa ilang komentarista, tina- 
wag siyang propetisa dahil asawa siya ng isang 
propeta. Gayunman, hindi sinusuportahan ng Kasu- 
latan ang gayong palagay. Mas malamang na binig- 
yan siya ni Jehova ng isang atas ng panghuhula, 
gaya ng mga propetisang nauna sa kaniya. 

Binanggit ni Nehemias ang propetisang si Noadias 
sa di-kaayaayang paraan dahil sinikap nito at ng 
“iba pa sa mga propeta” na takutin si Nehemias 
upang hadlangan ang muling pagtatayo ng mga pa- 
der ng Jerusalem. (Ne 6:14) Bagaman kumilos si 
Noadias laban sa kalooban ng Diyos, hindi ito na- 
ngangahulugan na hindi siya isang tunay na prope- 
tisa bago nito. 

May binanggit si Jehova kay Ezekiel na mga ba- 
baing Israelita na “gumaganap bilang mga propeti- 
sa ayon sa kanilang sariling puso.” Ipinahihiwatig 
nito na ang mga propetisang iyon ay hindi inatasan 
ng Diyos kundi sila'y huwad at nagpapanggap la- 
mang. (Eze 13:17-19) Sa pamamagitan ng kanilang 
tuso at mapandayang mga gawain at propaganda, 
sila'y nanghuhuli ng mga kaluluwa, anupat hina- 
hatulan nila ang matuwid at kinukunsinti ang ba- 
lakyot. Ngunit ililigtas ni Jehova ang kaniyang ba- 
yan mula sa kanilang kamay.---Eze 13:20-23. 

Noong isilang si Jesus, nang ang mga Judio ay ka- 
tipang bayan pa ni Jehova, ang matanda nang si 
Ana ay naglilingkod bilang propetisa. “Hindi [siya] 
kailanman lumiliban sa templo, na nag-uukol ng 
sagradong paglilingkod gabi at araw na may mga 
pag-aayuno at mga pagsusumamo.” Sa kaniyang 
‘pagsasalita tungkol sa batang si Jesus sa lahat 
ng mga naghihintay sa katubusan ng Jerusalem,' 
siya'y nagsilbing propetisa, sa diwa na ‘naghayag’ 
siya ng isang pagsisiwalat ng layunin ng Diyos. 
--Luc 2:36-38. 

Ang panghuhula ay kasama sa makahimalang 
mga kaloob ng espiritu na ipinagkaloob sa bagong- 
tatag na kongregasyong Kristiyano. May mga baba- 
ing Kristiyano, gaya ng apat na anak na dalaga ni 
Felipe, na nanghula udyok ng banal na espiritu ng 
Diyos. (Gaw 21:9; 1Co 12:4, 10) Katuparan ito ng 
hula sa Joel 2:28, 29, na nagsasabing “ang inyong 
mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na ba- 
bae ay tiyak na manghuhula.” (Gaw 2:14-18) Ga- 
yunman, ang pagkakaroon ng ganitong kaloob ay 
hindi nangangahulugan na ang isang babae ay wala 
na sa ilalim ng pagkaulo ng kaniyang asawa o ng 
mga lalaki sa loob ng kongregasyong Kristiyano. Sa 


977 


katunayan, bilang sagisag ng kaniyang pagpapasa- 
kop, dapat siyang maglagay ng talukbong sa ulo ka- 
pag nanghuhula. (1Co 11:3-6) Hindi rin siya maaa- 
ring maging guro sa loob ng kongregasyon.--1ITi 
2:11-15, 1Co 14:31-35. 

Isang tulad-Jezebel na babae sa kongregasyon ng 
Tiatira ang nag-angkin na mayroon siyang kakaya- 
hang manghula ngunit tumahak siya sa landasin ng 
sinaunang mga bulaang propetisa at sa gayo'y hina- 
tulan ni Kristo Jesus sa Kaniyang mensahe kay Juan 
sa Apocalipsis 2:20-23. Ang babaing ito ay nag- 
astang guro at iniligaw niya ang mga miyembro ng 
kongregasyon upang magsagawa ng maling mga 
gawain. 


PROSELITA. Taong nakumberte, samakatuwid 
nga, isa na yumakap sa Judaismo at, kung siya'y la- 
laki, nagpatuli. (Mat 23:15, tlb sa Rbi8) Ang salitang 
Griego na prossely-tos (proselita) ay ginagamit ka- 
puwa sa Septuagint at sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. 

Sa loob ng mahigit 19 na siglo, nakitungo si Jeho- 
va sa isang pantangi at piniling bayan, ang pamilya 
ni Abraham at ang kaniyang binhi, pangunahin na 
ang bansang Israel. Ngunit maaari ring maglingkod 
kay Jehova ayon sa mga kahilingan ng tunay na 
pagsamba ang isang di-Hebreo o di-Israelita. Ga- 
yunman, kailangan siyang magpakumberte sa tu- 
nay na relihiyon, samakatuwid nga, maging isang 
proselita. May espesipikong mga probisyon ang Ka- 
utusang Mosaiko para sa isang di-Israelitang nani- 
nirahan sa Israel. Ang “naninirahang dayuhan” na 
iyon ay maaaring maging ganap na mananamba ni 
Jehova, at kung siya'y lalaki, kailangan siyang mag- 
patuli bilang tanda na tinanggap niya ang tunay na 
pagsamba. (Exo 12:48, 49) Ang isang proselita ay 
obligadong sumunod sa buong Kautusan, at pakiki- 
tunguhan naman siya ng likas na mga Judio bilang 
kapatid. (Lev 19:33, 34, 24:22, Gal 5:3, tingnan ang 
NANINIRAHANG DAYUHAN.) Ang salitang Hebreo na 
ger, isinalin bilang “naninirahang dayuhan” (“es- 
tranghero,” KJ), ay hindi laging tumutukoy sa isang 
nakumberte sa relihiyon. (Gen 15:13: Exo 2:22, Jer 
14:8) Gayunman, sa mahigit na 70 paglitaw nito na 
sa palagay ng mga tagapagsalin ng Septuagint ay 
tumutukoy sa isang nakumberte, isinalin nila ito sa 
pamamagitan ng Griegong pro-sely-tos. 

Sa buong kasaysayan ng Israel, may mga di-Judio 
na naging mga proselita, anupat parang sinabi nila 
sa mga Judio ang sinabi ng Moabitang si Ruth kay 
Noemi: “Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, 
at ang iyong Diyos ay aking Diyos.” (Ru 1:16, Jos 
6:25: Mat 1:5) Mababanaag sa panalangin ni Solo- 
mon noong pasinayaan ang templo ang pagkama- 
pagpatuloy at pagkabukas-palad ng Diyos sa mga 
tao mula sa maraming bansa na maaaring nagna- 


PROSELITA 


nais maglingkod sa Kaniya bilang mga proselita. 
(1Ha 8:41-43) Ang ilan sa mga di-Judio na maliwa- 
nag na naging mga proselita ay sina Doeg na Edo- 
mita (1Sa 21:7), Uria na Hiteo (2Sa 11:3, 11), at 
Ebed-melec na Etiope (Jer 38:7-13). Noong panahon 
ni Mardokeo, nang ang mga Judio ay pahintulutang 
manindigan at ipagtanggol ang kanilang sarili, “ma- 
rami mula sa mga bayan ng lupain ang nagpapaki- 
lalang sila ay mga Judio.” (Es 8:17) Ganito ang ma- 
babasa sa Septuagint: “At marami sa mga Gentil 
ang nagpatuli, at naging mga Judio. ”---Bagster. 

Aktibo sa Pangungumberte. Lumaganap ang 
Judaismo bilang resulta ng pagkatapon ng mga Ju- 
dio sa Babilonya. Nakasalamuha ng mga Judiong 
nasa Pangangalat ang mga pagano sa maraming 
bansa. Nang maitatag ang mga sinagoga at maisa- 
lin sa wikang Griego ang Hebreong Kasulatan, na- 
ging madali para sa mga tao sa daigdig na Romano 
na matuto tungkol sa relihiyon ng mga Judio. Pina- 
totohanan ng sinaunang mga manunulat gaya nina 
Horace at Seneca na maraming tao sa iba't ibang lu- 
pain ang umanib sa mga Judio at naging mga pro- 
selita. Iniulat ni Josephus na “patuloy na naaakit sa 
relihiyosong mga seremonya ng mga Judio sa An- 
tioquia ng Sirya ang maraming Griego, at ang mga 
ito sa paanuman ay naianib nila sa kanilang grupo." 
(The Jewish War, VII, 45, [iii, 3]) Binanggit ng The 
Interpreter's Dictionary of the Bible na “ang mga 
Judio sa Roma ay naging napakaagresibo sa pa- 
ngungumberte anupat pinaratangan sila ng pagpa- 
palaganap ng kanilang kulto sa mga Romano, at 
pinalayas ng pamahalaan mula sa lunsod ang pa- 
ngunahing mga propagandista noong 139 B.C.” (Ine- 
dit ni G. Buttrick, 1962, Tomo 3, p. 925) Sabihin pa, 
maaaring walang saligan o eksaherado ang para- 
tang na ito, na ang motibo marahil ay pulitika 
o pagtatangi ng lahi o relihiyon. Gayunpaman, ga- 
nito ang sinabi mismo ni Jesus tungkol sa mapagpa- 
imbabaw na mga eskriba at mga Pariseo: “Tinata- 
wid ninyo ang dagat at ang tuyong lupa upang 
gawing proselita ang isa, at kapag naging gayon 
siya ay pinangyayari ninyong mapahanay siya ukol 
sa Gehenna na makalawang ulit pa kaysa sa inyong 
sarili.”--Mat 23:15. 

Puwersahang pangungumberte. Hindi lahat 
ng proselitang Judio ay nakumberte sa mapaya- 
pang paraan. Iniulat ng istoryador na si Josephus na 
nang malupig ni John Hyrcanus I ang mga Idu- 
meano noong mga 125 B.C.E., sinabihan niya ang 
mga ito na makapananatili lamang sila sa kanilang 
bansa kung magpapatuli sila, sa gayo'y puwersahan 
silang ginawang mga proselita. (Jewish Antiquities, 
XII, 257, 258 [ix, 1]) Gayundin ang ginawa ng anak 
ni John Hyrcanus na si Aristobulo sa mga Itureano. 
(XII, 318 [xi, 3]) Nang maglaon, sa pangunguna ni 


PRUSISYON NG TAGUMPAY 


Alexander Jannaeus, winasak ng mga Judio ang 
Pela dahil tumangging maging mga proselita ang 
mga tagaroon. (XIII, 397 [xv, 4]) Walang alinlangan 
na pulitika ang dahilan ng gayong pangungumber- 
te at hindi sigasig sa pagmimisyonero. 

Mga Proselitang Naging Kristiyano. Ipina- 
kikita ng rekord ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan na may mga tuling proselitang Judio na taim- 
tim sa kanilang pagsamba kay Jehova. Noong araw 
ng Pentecostes 33 C.E., ang pulutong na nakinig kay 
Pedro at naging mga Kristiyano ay binubuo 'kapuwa 
ng mga Judio at mga proselita.” (Gaw 2:10) Bilang 
pagsunod sa kautusan ni Jehova, ang mga proselita 
mula sa ibang mga lupain ay naglakbay patungong 
Jerusalem. Ang bating na Etiope, na binautismuhan 
ni Felipe nang maglaon, ay pumaroon din sa Jeru- 
salem upang sumamba, at nagbabasa siya ng Salita 
ng Diyos habang naglalakbay pauwi. (Gaw 8:27-38) 
Malamang na siya'y bating sa diwa na isa siyang 
“opisyal ng korte,” sapagkat hindi siya maaaring 
maging proselita kung siya'y kinapon. (Deu 23:1, 
tingnan ang ETIOPIA, ETIOPE.) Noong nagsisimula pa 
lamang ang kongregasyong Kristiyano, si “Nicolas, 
isang proselita mula sa Antioquia,” ay inatasan sa 
pantanging tungkulin na mamahagi ng pagkain, 
palibhasa'y isang lalaking “puspos ng espiritu at ka- 
runungan.”---Gaw 6:2-6. 

Lumaganap sa mga Gentil ang mabuting ba- 
lita. Bago ang 36 C.E., ang mensaheng Kris- 
tiyano ay ipinangangaral lamang sa mga Judio, 
mga Gentil na naging tuling proselitang Judio, at 
mga Samaritano. Ang Italyanong si Cornelio ay ini- 
larawan bilang “isang taong taimtim at natatakot sa 
Diyos... at nagbibigay siya ng maraming kaloob 
ng awa sa mga tao at nagsusumamo sa Diyos nang 
patuluyan.” Ngunit hindi siya proselitang Judio, sa- 
pagkat siya'y isang di-tuling Gentil. (Gaw 10:1, 2; 
ihambing ang Luc 7:2-10.) Nang mabuksan ang 
pagkakataon para sa mga Gentil, lumawak ang ak- 
tibong gawaing pagmimisyonero ng mga Kristiya- 
no. Gayunpaman, sa mga lunsod na pinuntahan ni 
Pablo, kadalasan ay sa mga Judio at mga proselita 
muna siya nangangaral. Napakalaki ng pag-ibig ni 
Pablo sa kaniyang mga kapatid na Judio at nais ni- 
yang maligtas sila. (Ro 9:3, 10:1) Isa pa, makatuwi- 
ran lamang na sa mga Judio at mga proselita muna 
siya lumapit, sapagkat may kaalaman na sila kay Je- 
hova at sa kaniyang mga kautusan at hinihintay 
nila ang Mesiyas. Dahil sa kanilang kaalaman, naki- 
lala niyaong mga may mabuting puso sa kanila na 
si Jesu-Kristo ang katuparan ng kanilang mga ina- 
asahan. Ang mga ito ay maaaring maging matibay 
na pundasyon ng kongregasyon at sila naman ang 
magtuturo sa mga Gentil na walang nalalaman 
tungkol kay Jehova at sa kaniyang Salita. 


978 


PRUSISYON NG TAGUMPAY. Isang por- 
mal na prusisyon bilang pagdiriwang ng tagum- 
pay laban sa kaaway. Ang salitang Griego na 
thri-am-beu'o, nangangahulugang “akayin sa isang 
prusisyon ng tagumpay,” ay dalawang ulit lamang 
lumilitaw sa Kasulatan, at waring sa magkaibang 
makatalinghagang tagpo.---2Co 2:14, Col 2:15. 

Mga Prusisyon ng Tagumpay ng mga Bansa. 
Ginugunita ng Ehipto, Asirya at ng ibang mga ban- 
sa ang kanilang mga tagumpay sa militar sa pama- 
magitan ng mga prusisyon ng tagumpay. Noong 
mga araw ng republikang Romano, ang isa sa pina- 
kamatataas na karangalang maipagkakaloob ng Se- 
nado sa isang nagwaging heneral ay ang pahintulu- 
tan siya na ipagdiwang ang kaniyang tagumpay sa 
pamamagitan ng isang pormal at magastos na pru- 
sisyon ng tagumpay na napakarangya hanggang sa 
kaliit-liitang detalye. 

Ang prusisyong Romano ay dahan-dahang umu- 
usad sa kahabaan ng Via Triumphalis paakyat sa 
paliku-likong daan patungo sa templo ni Jupiter sa 
taluktok ng Capitoline Hill. Nasa unahan ang mga 
manunugtog at mga mang-aawit ng mga awit ng 
tagumpay, na sinusundan naman ng mga kabata- 
ang lalaki na umaakay sa mga bakang ihahain. Ka- 
sunod nito ang mga karwaheng walang bubong 
na puno ng mga samsam, at ang pagkalaki-laking 
mga karosa na naglalarawan ng mga tagpo ng pag- 
babaka o ng pagkawasak ng mga lunsod at mga 
templo, at marahil ay nasa pinakaibabaw nito ang 
pigura ng nalupig na kumandante. Ang mga hari, 
mga prinsipe, at mga heneral na nabihag sa digma- 
an, kasama ang kanilang mga anak at mga tagapag- 
lingkod, ay nakatanikala namang hinihila, anupat 
kadalasan ay hinuhubaran upang ihantad sa pagka- 
aba at kahihiyan. 

Kasunod na nito ang karo ng heneral, na napapa- 
lamutian ng garing at ginto, nagagayakan ng laurel, 
at hinihila ng apat na kabayong puti o, kung min- 
san, ng mga elepante, mga leon, mga tigre, o mga 
usa. Ang mga anak naman ng manlulupig ay naka- 
upo sa kaniyang paanan o kaya'y nakasakay sa 
ibang karo sa likuran niya. Naglalakad na kasunod 
nito ang Romanong mga konsul at mga mahistrado, 
pagkatapos ay ang mga tenyente at ang mga tri- 
bune ng militar kasama ang nagtagumpay na huk- 
bo--pawang nagagayakan ng mga putong na laurel 
at ng mga kaloob, at umaawit ng mga awit ng pa- 
puri sa kanilang lider. Nasa unahan naman ang mga 
saserdote at ang kanilang mga tagapaglingkod akay 
ang pangunahing haing hayop, isang puting bara- 
kong baka. 

Habang dumaraan sa lunsod ang prusisyon, ang 
mga tao ay naghahagis ng mga bulaklak sa harap 
ng karo ng nagtagumpay na heneral, samantalang 


979 


humahalimuyak ang daan dahil sa insensong sinu- 
sunog sa mga altar ng mga templo. Ang maba- 
ngong amoy na ito ay nangahulugan ng karangalan, 
promosyon, kayamanan, at higit na seguridad sa 
buhay para sa nagtagumpay na mga kawal, ngunit 
nangahulugan ito ng kamatayan para sa di-pinata- 
wad na mga bihag na papatayin pagkatapos ng pru- 
sisyon. Nagbibigay-liwanag ang bagay na ito sa es- 
pirituwal na pagkakapit ni Pablo sa ilustrasyong 
nasa 2 Corinto 2:14-16. 

Nagtayo noon ng mga arko ng tagumpay bilang 
parangal sa ilang heneral. Ipinagugunita pa rin ng 
Arko ni Tito sa Roma ang pagbagsak ng Jerusalem 
noong 70 C.E. (LARAWAN, Tomo 2, p. 536) Kasama 
ang kaniyang amang si Emperador Vespasian, ipi- 
nagdiwang ni Tito ang kaniyang tagumpay laban sa 
Jerusalem sa pamamagitan ng isang prusisyon ng 
tagumpay. Ang ilang arko ay nagsilbing mga pintu- 
ang-daan ng lunsod, ngunit sa kalakhang bahagi, 
mga bantayog lamang ang mga ito. Ang disenyo ng 
mga arko ay maaaring lumalarawan sa pamatok ng 
pagpapasakop na sa ilalim nito ay sapilitang pinara- 
an ang mga bihag. 

Nakikibahagi ang mga Kristiyano sa Prusis- 
yon ng Tagumpay. Hinalaw ni Pablo sa gayong 
mga halimbawa at sa karaniwang mga bagay noong 
panahong iyon ang kaniyang metapora nang sumu- 
lat siya sa mga taga-Corinto: “Salamat sa Diyos na 
laging umaakay sa atin sa isang prusisyon ng ta- 
gumpay kasama ng Kristo.” (2Co 2:14-16) Ipinakiki- 
ta ng larawang iyon si Pablo at ang kaniyang mga 
kapuwa Kristiyano bilang tapat na mga sakop ng 
Diyos, “kasama ng Kristo,” bilang mga anak, mga 
opisyal na may ranggo, at nagtagumpay na mga 
kawal, pawang sumusunod sa pangkat ng Diyos 
at pinangungunahan Niya sa isang maringal na 
prusisyon ng tagumpay sa kahabaan ng isang ma- 
bangong ruta. 

Iba naman ang situwasyon sa Colosas 2:15. Dito, 
ang kaaway na mga pamahalaan at mga awtoridad 
na nasa ilalim ni Satanas ay inilalarawan bilang 
mga bihag at mga bilanggo sa prusisyon ng tagum- 
pay. Hinubaran sila ni Jehova na Manlulupig at ini- 
lantad niya sila sa madla bilang mga natalo, yaong 
mga nalupig “sa pamamagitan nito,” samakatuwid 
nga, sa pamamagitan ng “pahirapang tulos” na bi- 
nanggit sa naunang talata. Ang kamatayan ni Kris- 
to sa pahirapang tulos ay hindi lamang naglaan ng 
saligan upang maalis ang “sulat-kamay na doku- 
mento,” ang tipang Kautusan, kundi pinangyari rin 
nito na makalaya ang mga Kristiyano mula sa pag- 
kaalipin sa satanikong mga kapangyarihan ng kadi- 
liman. 

Iba Pang mga Prusisyon. Bumabanggit din 
ang Bibliya ng iba pang mga prusisyon, mga okas- 


PUERO 


yon na doo'y sama-samang humahayo ang karami- 
han upang ipagdiwang ang namumukod-tanging 
mga pangyayari. Inilarawan ni David ang prusisyon 
ng tagumpay ni Jehova mula sa Sinai patungo sa 
banal na dako ng templo sa Jerusalem--ang mga 
karong pandigma ng Diyos, mga bihag, mga mang- 
aawit at mga manunugtog, at mga nagkakatipong 
karamihan na nag-uukol ng pagpapala sa Banal ng 
Israel. (Aw 68:17, 18, 24-26) Nang matapos ang mu- 
ling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem noong 
mga araw ni Nehemias, isang prusisyon ang idina- 
os bilang bahagi ng pagdiriwang. (Ne 12:31) Sa Awit 
118:27 naman ay may binabanggit na “prusisyong 
pangkapistahan,” maliwanag na may kaugnayan ito 
sa taunang Kapistahan ng mga Kubol. 


PUA. Ang pangalang ito ay kumakatawan sa 
dalawang magkahawig na pangalang Hebreo na 
magkaiba ang kasarian at kahulugan ngunit pareho 
ang baybay sa mga salin nito sa Griego at Ingles. 

1. [sa Heb., Pu-ah']. Ikalawang anak na lalaki ni 
Isacar.--1Cr 7:1, tingnan ang PUvA. 

2. [sa Heb., Pu-ah']. Isang komadronang Hebreo, 
siya at ang kasamahan niyang komadrona na si Sip- 
ra ay pinag-utusan ni Paraon na patayin ang lahat 
ng sanggol na lalaki na ipanganganak sa mga Heb- 
reo. Ngunit dahil natatakot siya sa Diyos, pinanati- 
li niyang buhay ang mga sanggol na lalaki at pinag- 
pala siya ni Jehova na magkaroon ng kaniyang 
sariling pamilya.--Exo 1:15-21. 

3. [sa Heb., Pu-ah']. Ama ni Hukom Tola at anak 
ni Dodo, tribo ni Isacar.--Huk 10:1. 


PUBLIO [mula sa Lat., nangangahulugang “Po- 
pular”]. Isang mayamang may-ari ng lupa na nani- 
nirahan sa Malta na may-kabaitang nag-asikaso kay 
Pablo at sa mga kasama nito sa loob ng tatlong araw 
matapos na mawasak sa pulo ang sinasakyan nilang 
barko. Pinagaling naman ni Pablo ang ama ni Pub- 
lio mula sa lagnat at disintirya.--Gaw 28:7, 8. 

Si Publio “ang pangunahing lalaki sa pulo.” Noong 
panahong iyon, ang gayong katawagan ay lumilitaw 
na nagpapahiwatig ng isang opisyal na titulo na ma- 
ihahalintulad sa gobernador, malamang na tumutu- 
koy sa isang nangungunang Romanong opisyal sa 
pulong iyon. 


PUDENTE [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Mahinhin"]. Isang kasamahan ni Pablo noong ma- 
lapit nang magwakas ang buhay ng apostol. Nagpa- 
dala siya ng mga pagbati kay Timote0.--2Ti 4:21. 


PUERO [sa Heb., chatsir7 sa Ingles, leek]. Isa sa 
mga pagkaing ninasa ng haluang pulutong at ng 
mga Israelita habang sila ay nasa ilang. (Bil 11:4, 5) 
Ang salitang Hebreo na chatsir' isinaling “mga 
puero” sa tekstong ito, ay posibleng nagmula rin sa 


PUGAD 


salitang-ugat ng katulad na katulad na salitang 
Hebreo na isinaling “luntiang damo.” (Isa 40:7, 8) 
Ang pagkaing ito ay nakatalang kasama ng mga si- 
buyas at bawang, espesipikong mga pagkaing hala- 
man na kahawig na kahawig ng mga puero, anupat 
nagpapahiwatig na isang partikular na gulay ang ti- 
nutukoy, sa halip na damo sa pangkalahatan. Ga- 
yundin, mula pa noong sinaunang mga panahon, 
ang mga puero ay lubhang popular sa Ehipto at ka- 
raniwan pa ring kinakain doon at sa Palestina. 

Ang puero (Allium porrum) ay katulad na katulad 
ng sibuyas ngunit naiiba sa sibuyas dahil sa mas ba- 
nayad na lasa nito, mga dahon na manipis, hugis- 
silinder, makatas at tulad-damo anupat may lapad 
na mga 2.5 sentimetro (1 pulgada). Ang tangkay ng 
bulaklak nito na sa dulo ay may malaking bungkos 
ng mga bulaklak ay maaaring tumaas nang mga 
0.6 m (2 piye). Ang mga bulbo at mga dahon ng 
biennial (nabubuhay nang dalawang taon) na hala- 
mang ito ay iniluluto bilang gulay at ginagamit na 
pampalasa, kinakain din ito nang hilaw. 


PUGAD. Lugar na inihahanda ng ibon o ng ha- 
yop para sa pagpapalaki ng kaniyang mga anak, ga- 
yundin, isang tuluyan, isang kanlungan, o isang 
maginhawa, komportable at maalwang tirahan. 
--Kaw 27:8: Isa 10:14: 16:2. 

Iba't iba ang lokasyon, laki, at pagkakagawa ng 
mga pugad ng mga ibon, ngunit bawat uri ay naba- 
bagay sa paggagamitan dito. Ang mga pugad ay 
maaaring nasa lupa o nasa buhanginan (sinasabing 
ang mga ahas ay may ‘mga pugad ' sa lupa o sa git- 
na ng batuhan, Isa 34:15), nasa mga kumpol ng 
damo, mga palumpong, batuhan, mga punungka- 
hoy, mga hungkag na katawan ng puno, mga dalis- 
dis sa baybay-dagat, mga bundok, mga awang ng 
mga gusali, at mayroon pa ngang nakalutang sa tu- 
big sa gitna ng mga halamang tambo. Ang ilan sa 
mga materyales na ginagamit ay ang maliliit na sa- 
nga, mga dahon, mga damong-dagat, lana, bulak, 
dayami, lumot, balahibo, malalambot na bahagi ng 
halaman, buhok ng kabayo, mga piraso ng tela, at 
iba pa. Ang mga pugad ay karaniwang nagsisilbing 
proteksiyon mula sa mga maninila, silungan sa pa- 
nahon ng bagyo, at insulasyon mula sa init at lamig. 

Upang idiin kay Job ang karunungan ng Mayla- 
lang, itinawag-pansin ni Jehova ang agila, na 'gu- 
magawa ng pugad nito sa kaitaasan, anupat sa 
malaking bato ito tumatahan at nananatili sa mag- 
damag sa pinakangipin ng malaking bato at sa isang 
dakong mahirap marating.’ (Job 39:27, 28) At upang 
ilarawan ang maibiging pangangalaga ng Diyos sa 
Israel, binanggit ni Moises ang agila na “gumagalaw 
ng kaniyang pugad,” anupat maliwanag na tinutu- 
koy kung paano ginaganyak at kung minsa'y itinu- 


980 


tulak ng agila sa ere ang kaniyang inakay para tu- 
ruan itong lumipad. Sa katulad na paraan, mula sa 
Ehipto ay inilabas ni Jehova ang Israel bilang isang 
bansa. Magiliw niyang inalagaan ang bagong bansa 
habang naglalakbay sila sa ilang at noong namama- 
yan na sila sa Lupang Pangako, kung paanong bina- 
bantayan at inaalagaan ng agila ang inakay sa pa- 
nahong tinuturuan niya itong lumipad.---Deu 32:11, 
tingnan ang AGILA. 

Itinatayo rin ng rock dove ang pugad nito sa ma- 
tataas at mababatong lugar. Sa matataas na bato sa 
kapaligiran ng Dagat na Patay, maraming guwang 
at mga yungib na mapagtatayuan ng mga pugad 
nito. Maaaring nasa isipan ni Jeremias ang tagong 
mga pugad na ito nang bumigkas siya ng kahatulan 
sa Moab, na nakatira sa lugar na iyon: “Twan ninyo 
ang mga lunsod at manahanan kayo sa malaking 
bato, kayong mga tumatahan sa Moab, at maging 
tulad kayo ng kalapati na namumugad sa mga dako 
sa bunganga ng hukay. "---Jer 48:28, ihambing ang 
sinabi ni Balaam sa Bil 24:21. 

Ang malalagong dahon ng matitibay na sedro ng 
Lebanon ay napakagandang pamugaran ng ibang 
mga ibon. Sapat ang silungan at kublihan dito sa 
buong taon. Binanggit ito ng salmista bilang isang 
halimbawa ng kamangha-manghang mga paglala- 
an ng Diyos para sa kapakanan ng kaniyang mga ni- 
lalang.--Aw 104:16, 17. 

Sa ilalim ng Kautusan, ang mga Israelita ay 
pinagbawalang kunin ang mga itlog o mga ina- 
kay mula sa isang pugad at kasabay nito'y patayin 
ang inahin. Ito'y upang maiwasan ang kalupitan ng 
minsanang pagpatay sa buong pamilya. Dapat pa- 
ligtasin ang inahin para makapagluwal pa ito ng 
mga inakay.--Deu 22:6, 7. 

Nang sabihin ng isang eskriba kay Jesus: “Guro, 
susundan kita saan ka man pumaroon,” tumugon si 
Jesus: “Ang mga sorra ay may mga lungga at ang 
mga ibon sa langit ay may mga dapuan [o, “mga pu- 
gad”], ngunit ang Anak ng tao ay walang dakong 
mahihigan ng kaniyang ulo.” (Mat 8: 19, 20; Luc 9:57, 
58) Dito, ipinakita ni Jesus na upang maging kani- 
yang tagasunod, dapat kalimutan ng lalaki ang pag- 
tatamasa ng karaniwang kaginhawahan at kaal- 
wanan, at dapat siyang lubusang magtiwala kay 
Jehova. Makikita ang simulaing iyan sa modelong 
panalanging itinuro ni Jesus sa kaniyang mga ala- 
gad: “Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tinapay 
para sa araw na ito,” at sa kaniyang pananalita: “Sa 
gayon, makatitiyak kayo, walang sinuman sa inyo 
na hindi nagpapaalam sa lahat ng kaniyang mga 
pag-aari ang maaaring maging alagad ko.”--Mat 
6:11: Luc 14:33. 

Makasagisag na Paggamit. Sa mga mensahe 
ng kahatulan laban sa Edom, ginamit ng Diyos ang 


981 


mataas na dakong pinamumugaran ng agila bilang 
sagisag ng literal na mataas na lokasyon ng Edom 
sa mga bundok, gayundin ng kapalaluan at kapa- 
ngahasan nito.--Jer 49:15-18, Ob 1-4, ihambing 
ang kapahayagan ng Diyos laban sa Babilonya, sa 
Hab 1:6: 2:6-11. 

Nang humula siya laban sa Jerusalem, tinukoy ni 
Jeremias ang katayugan ng mga punungkahoy ng 
Lebanon at ang halaga ng tablang sedro nito, na 
pantanging ginagamit noon ng mga hari at maya- 
yamang tao sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. 
Ang malaking bahagi ng palasyo ng hari ng Juda at 
mga gusali ng pamahalaan sa Jerusalem ay gawa sa 
sedro. Kaya naman tinukoy ni Jeremias ang mga tu- 
matahan sa Jerusalem bilang mga “nananahanan sa 
Lebanon, na namumugad sa mga sedro.” Ngunit 
ibababa sila mula sa matayog na posisyong ito.---Jer 
22:6, 23. 

Isang “Silid.” Sa Genesis 6:14, ang salitang 
Hebreo na qin-nim” (“mga pugad") ay isinalin bilang 
“mga kuwarto” (KJ, RS), “mga kabin” (AT), at “mga 
silid” (BSP; MB, NW). Maliwanag na ang mga ito'y 
maliliit na silid sa arkang ginawa ni Noe. Katulad ng 
mga pugad ng mga ibon, ang mga ito'y nagsilbing 
proteksiyon at silungan noong mapanganib na pa- 
nahong walang kalaban-laban ang mga tao at mga 
hayop. 


PUGO [sa Heb., selaw]. Isang ibong maliit at 
mapintog ang katawan, mga 18 sentimetro (7 pul- 
gada) ang haba, at kadalasan ay nasa lupa lamang. 
Ang karne nito ay maaaring kainin, at iniuulat na 
pagsapit ng 1920, ang Ehipto ay nagluluwas ng mga 
tatlong milyong pugo taun-taon sa ibang bansa, ba- 
gaman nabawasan na ang pagluluwas na ito mag- 
mula noon. 

Maliwanag na ang mga ibong inilalarawan sa 
Bibliya ay ang karaniwang nandarayuhang pugo 
(Coturnix coturnix), na naglalakbay nang pahilaga 
mula sa loob ng Aprika kapag tagsibol, dumarating 
sa Ehipto nang bandang Marso, pagkatapos ay du- 
maraan sa Arabia at Palestina, at bumabalik kapag 
malapit na ang taglamig. Naglalakbay sila sa mala- 
laking kawan, anupat nandarayuhan nang pahintu- 
hinto at kadalasan ay sa gabi lumilipad. Nakalilipad 
sila nang mabilis ngunit hindi sa napakalalayong 
distansiya. Dahil mabigat ang katawan nila kung 
ihahambing sa lakas ng kanilang pakpak, kung min- 
san ay dumarating sila sa kanilang destinasyon na 
pagod na pagod. Kaya naman ang mga pugo ay lu- 
milipad nang paayon sa hangin at karaniwan nang 
sa mabababang altitud. Iniulat ni Koronel Richard 
Meinertzhagen na sa Port Said, Ehipto, kung minsan 
ay gumagamit ang mga tao ng mga lambat na 
para sa paruparo upang manghuli ng pugo habang 
ang mga ibong ito ay lumilipad sa mga lansangan 


PUGO 


sa pagbubukang-liwayway.---Birds of Arabia, Edin- 
burgh, 1954, p. 569. 

Ang unang pagbanggit sa mga pugo sa ulat ng 
Bibliya (Exo 16:13) ay may kaugnayan sa mga pang- 
yayari noong isang tagsibol (Exo 16:1), kung kaya 
malamang na ang mga ibong iyon ay lumilipad 
noon patungong hilaga. Ang mga Israelita noon ay 
nasa Ilang ng Sin sa Peninsula ng Sinai at nagrerek- 
lamo tungkol sa kanilang panustos na pagkain. Bi- 
lang tugon, tiniyak ni Jehova kay Moises na “sa pa- 
gitan ng dalawang gabi” ay kakain sila ng karne at 
sa kinaumagahan ay mabubusog sila ng tinapay. 
(Exo 16:12) Nang gabing iyon, “ang mga pugo ay 
nagsimulang umahon at tumakip sa kampo,” at 
nang kinaumagahan naman ay lumitaw ang manna 
sa lupa. (Exo 16:13-15, Aw 105:40) Muli, maliwanag 
na noong tagsibol (Bil 10:11, 33) ng sumunod na 
taon, dahil sa pagbubulung-bulungan ng mga Isra- 
elita sapagkat manna lamang ang kanilang pagkain, 
inihula ni Jehova na kakain sila ng karne “hanggang 
sa isang buwan ng mga araw” hanggang sa masuk- 
lam na sila sa mga iyon. (Bil 11:4, 18-23) Pagkatapos 
ay nagpahihip ang Diyos ng hangin, malamang na 
mula sa So TS, upang itaboy ang mga pugo mula sa 
dagat at 'palapagin ang mga iyon sa ibabaw ng 
kampo, na napakarami anupat “parang mga butil 
ng buhangin” na lumampas pa nang ilang mil- 
ya mula sa hangganan ng kampo.--Bil 11:31, Aw 
78:25-28. 

Ang pananalitang “mga dalawang siko [mga 1 m, 
3 piye] ang taas sa ibabaw ng lupa” ay binibigyan ng 
iba't ibang paliwanag. (Bil 11:31) Ipinapalagay ng 
ilan na ang mga pugo ay aktuwal na nahulog sa lupa 
at na sa ilang lugar ay gayon kataas ang bunton ng 
mga iyon. Tinututulan naman ito ng iba at sinasa- 
bing tiyak na magiging dahilan iyon ng pagkamatay 
ng karamihan sa mga pugo anupat hindi na magi- 
ging karapat-dapat kainin ng mga Israelita. Ipinapa- 
lagay nila na ang mga pugo ay lumipad sa gayon 
kababang altitud kung kaya ang mga iyon ay mada- 
ling napabagsak at nahuli ng mga Israelita. Ang 
Griegong Septuagint, na nagsasaad ng katulad na 
ideya, ay kababasahan: “sa buong palibot ng kampo, 
mga dalawang siko mula sa lupa”, at ang Latin 
na Vulgate ay nagsasabi: “sa buong palibot ng kam- 
po, at ang mga iyon ay lumilipad sa himpapawid sa 
taas na dalawang siko mula sa ibabaw ng lupa.” 

Gumugol ang mga Israelita ng isa at kalahating 
araw sa pagtitipon ng mga pugo; “ang nanguha ng 
pinakakaunti ay nakapagtipon ng sampung homer 
[2,200 L; 62 bushel].” (Bil 11:32) Dahil sa binanggit 
ni Moises na “anim na raang libong lalaking nagla- 
lakad” (Bil 11:21), malamang na milyun-milyong 
pugo ang natipon, kaya ang huling iyon ay hindi la- 
mang dahil sa karaniwang pandarayuhan ng mga 


PUGON 


pugo kundi isang kahanga-hangang pagtatanghal 
ng kapangyarihan ng Diyos. Napakarami nilang na- 
tipon anupat ang mga ito ay hindi nakaing lahat no- 
ong pagkakataong iyon, kaya “inilatag nang mala- 
wakan ng sakim na mga Israelita ang mga iyon sa 
buong palibot ng kampo para sa kanilang sarili.” (Bil 
11:32) Maaaring ito ay upang patuyuin ang karne ng 
mga pinatay na pugo para mapreserba ang marami 
sa mga iyon at makain sa ibang araw. Ang ginawa 
nila ay katulad ng kaugalian ng sinaunang mga 
Ehipsiyo, gaya ng inilarawan ni Herodotus (Il, 77), 
na pagbibilad ng mga isda sa araw upang matuyo. 


PUGON. Kulob na dakong pinaiinit upang doon 
magluto o mag-ihaw ng pagkain. Iba't ibang uri ng 
pugon ang ginamit ng mga Hebreo at ng ibang mga 
tao.--LARAWAN, Tomo 2, p. 952. 

Hanggang nitong makabagong panahon, malala- 
king pugon, na gawa sa pabilog na hukay sa lupa, 
ang ginagamit sa Gitnang Silangan, anupat ang ilan 
ay sinlalim ng 1.5 o 1.8 m (5 o 6 na piye) at halos 
1m (3 piye) ang diyametro. Sa ganito kalaking pu- 
gon, maaaring mag-ihaw ng isang buong tupa sa 
pamamagitan ng pagbibitin nito sa ibabaw ng mai- 
init na bato o baga. 

Ginamit ang bowl oven noong panahon ng Bibli- 
ya at malamang na katulad ito ng pugon na ginaga- 
mit ng mga magbubukid na Palestino ng makaba- 
gong panahon. Isang malaking luwad na mangkok 
ang itinataklob sa maliliit na batong kinapapatu- 
ngan ng tinapay. Pinaiinit ang mangkok sa pama- 
magitan ng pagpapaningas sa panggatong na ibi- 
nunton sa ibabaw at sa palibot nito, at sa ganito'y 
naluluto ang tinapay. 

Malamang na bawat tahanang Hebreo noon ay 
may nabibitbit na jar oven, isang pugon na ginaga- 
mit pa rin sa Palestina. Ito ay isang malaking luwad 
na banga, mga 0.9 m (3 piye) ang taas, may butas 
sa ibabaw at papaluwang sa ibaba. Upang mapainit 
ito, nagsusunog sa loob nito ng panggatong na gaya 
ng kahoy o damo, at ang abo naman ay inaalis sa 
pamamagitan ng isang butas na dinisenyo para rito. 
Tinatakpan ang ibabaw nito, at kapag mainit na ang 
banga, ang masa ay ipinapahid sa paligid ng banga 
sa loob o sa labas nito. Napakanipis ng tinapay na ni- 
luto sa ganitong pamamaraan. 

Napakaraming pit oven ang nahukay ng mga ar- 
keologo. Maliwanag na ang mga ito'y mga pagpapa- 
husay ng jar oven. Ang pit oven, bahagyang nasa 
ilalim ng lupa at bahagyang nasa ibabaw ng lupa, 
ay gawa sa luwad at pinalitadahan sa buong palibot. 
Papakitid ito sa ibabaw, at sa loob nito sinusunog 
ang panggatong. Sa mga bantayog at mga ipinin- 
tang larawan, makikita na inilalagay ng mga Ehip- 
siyo ang kanilang masa sa labas ng mga pugon 
na ito. Ang mga Hebreong nagluluto sa ganitong 


982 


pugon ay maaaring gumamit ng mga tuyong sa- 
nga o damo bilang panggatong. (Ihambing ang Mat 
6:30.) Maaari ring mag-ihaw ng karne sa ganitong 
pugon. 

Kapansin-pansin na ang mga pugon na pinaglulu- 
tuan ng mga magbubukid ngayon sa Palestina ay 
walang gaanong ipinagkaiba sa mga pugon na na- 
tagpuan sa sinaunang mga guho o sa mga pugon na 
makikita sa mga relyebe at ipinintang larawan ng 
Asirya at ng Ehipto. Sa sinaunang Caldea, ang mga 
pugon ay nasa looban ng mga tahanan, at sa nga- 
yon, matatagpuan ang mga ito sa maliliit na pana- 
derya sa mga bakuran ng pribadong mga tahanan, 
bagaman maaari ring magkakatabi ang mga pugon 
sa isang bahagi ng nayon. Ginagamit pa rin ang 
malalaking pugon na pampubliko. 

Sa lupain ng Ehipto, pangkaraniwan noon sa mga 
Israelita at mga Ehipsiyo ang magkaroon ng pugon 
sa kanilang sambahayan. Kaya naman, noong ikala- 
wang salot, umahon ang mga palaka maging sa ka- 
nilang mga pugon at sa kanilang mga masahan. 
--Exo 8:3. 

Ang “Tore ng mga Lutuang Pugon" sa Jerusalem 
ay kinumpuni sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehe- 
mias noong muling itayo ang mga pader ng lunsod. 
(Ne 3:11, 12:38) Hindi tiyak kung saan nagmula ang 
pangalang ito, ngunit iminumungkahi na gayon ang 
ipinangalan sa tore dahil nasa kapaligiran niyaon 
ang mga pugon ng mga komersiyanteng magtitina- 
pay. 

Makatalinghagang Paggamit. Sa Levitico 
26:26, ginagamit ang pugon sa isang pananalita na 
nagpapahiwatig ng kakapusan, anupat kababasa- 
han: “Kapag binali ko na [ni Jehova] para sa inyo ang 
mga tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na 
mga tinapay, sampung babae ang magluluto nga ng 
inyong tinapay sa iisang pugon at isasauli ang in- 
yong tinapay ayon sa timbang: at kakain kayo ngu- 
nit hindi kayo mabubusog.” Sa normal na mga kala- 
gayan, bawat babae ay mangangailangan ng isang 
pugon para sa kaniyang pang-araw-araw na paglu- 
luto ng tinapay. Gayunman, tinutukoy ng Levitico 
26:26 ang panahon kapag kaunting-kaunti na la- 
mang ang pagkain anupat sapat na ang isang pugon 
para sa pagluluto ng tinapay ng sampung babae. 
Inihahambing naman ng Oseas 7:4-7 ang mapanga- 
lunyang mga Israelita sa hurno ng isang magtitina- 
pay, maliwanag na dahil sa balakyot na mga pagna- 
nasang nag-aalab sa kanila. 


PUL. 

1. Ang pangalang ibinigay sa isang hari ng Asir- 
ya sa 2 Hari 15:19 at 1 Cronica 5:26. Noong panahon 
ng paghahari ni Menahem, hari ng Israel, puma- 
sok si Pul sa Palestina at tumanggap ng tributo 
mula kay Menahem. Ang pagkakakilanlan ni Pul ay 


983 


isang matagal nang palaisipang hindi pa nasasagot. 
Gayunman, iniisip ng karamihan sa mga iskolar 
ngayon na si Pul at si Tiglat-pileser II ng Asir- 
ya ay iisa lamang, yamang ang pangalang Pulu 
(Pul) ay masusumpungan sa tapyas ng dinasti- 
ya na kilala bilang ang Babylonian King List A, 
samantalang sa katumbas na dako sa “Synchro- 
nistic Chronicle” ang pangalang Tukultiapilesharra 
(Tiglat-pileser) ang nakatala. (Ancient Near Eastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 272, 273) Mara- 
hil ay “Pul” ang personal niyang pangalan o ang pa- 
ngalang pagkakakilanlan niya sa Babilonya, saman- 
talang ang Tiglat-pileser (Tilgat-pilneser) ay ang 
pangalang ginamit niya nang maging hari siya ng 
Asirya. Sa unawang ito, ang 1 Cronica 5:26 ay ma- 
aaring intindihin na tumutukoy sa iisang indibidu- 
wal sa pagsasabing, “Pul na hari ng Asirya maging 
...ni Tilgat-pilneser na hari ng Asirya.”---Tingnan 
ang TIGLAT-PILESER (MI). 

2. Isang bansa o mga tao na sa Isaias 66:19 la- 
mang nakatala, kasama ng Tarsis (lumilitaw na ti- 
mugang Espanya) at Lud (sa H Aprika). Maliwanag 
na ang lahat ng tatlong dakong ito ay kilala sa ka- 
nilang dalubhasang mga mamamana. Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon ng Pul. Ang 
Griegong Septuagint ay kababasahan ng “Phud” 
o “Put” sa Isaias 66:19 sa halip na “Pul,” at ang Put 
(iniuugnay sa mga taga-Libya sa Aprika) at Lud ay 
magkaugnay sa ibang mga teksto. (Eze 27:10: Jer 
46:9: tingnan ang PUT.) Gayunman, ang mababasa 
sa tekstong Masoretiko na “Pul” ay sinusuhayan ng 
Dead Sea Scroll of Isaiah at ng Syriac na Peshitta. 
Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang “Pul” ay ang 
pulong Philae sa Nilo. 


PULA. 


PULGAS [sa Heb., par'osh 7 sa Ingles, flea]. Isang 
parasitikong insekto na napakaliit at walang pakpak. 
Ang mga pulgas ay kadalasang kayumangging ma- 
mula-mula at may maiikling paa sa unahan at git- 
na ngunit mahahabang paa sa hulihan. Dahil ang 
mga paa ng pulgas ay malalakas at maraming tinik, 
at dahil lapad ang tagiliran nito, madali at mabilis 
itong nakakakilos sa mga buhok o balahibo ng kani- 
yang biktima. Palibhasa ang biluhabang katawan ng 
insektong ito'y nababalutan ng maiikling buhok na 
nakaturo sa likod, hindi lamang ito madaling uma- 
bante kundi mahirap din itong alisin. Ang maliit na 
ulo ng pulgas ay may tuka na ipinantutusok sa ba- 
lat ng biktima para magdugo iyon. Napakahusay rin 
nitong lumukso. Bagaman wala pang 0.3 sentimet- 
ro (1⁄8 pulgada) ang haba nito, ang pulgas na nabu- 
buhay sa katawan ng tao ay makatatalon nang ma- 
higit 30 sentimetro (1 piye) sa unahan at sa taas 
na halos 20 sentimetro (8 pulgada). Malamang na 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


PULOT-PUKYUTAN, BAHAY-PUKYUTAN 


Pulex irritans ang tawag sa uri ng pulgas na bi- 
nanggit sa Bibliya. 

Sa Kasulatan, makalawang ulit lamang na bi- 
nanggit ang pulgas. Nang si David ay tinutugis ni 
Haring Saul, tinanong niya ang hari: “Sino ang hina- 
habol mo? . . . Isang pulgas?" Sa paghahalintulad ng 
kaniyang sarili sa isang pulgas, idiniin ni David ang 
kaniyang kaliitan kung ihahambing kay Saul, sa ga- 
yo'y ipinakikita na walang kabuluhan na habulin 
siya ng hari. (1Sa 24:14) Ganitong diwa rin ang ipi- 
nahihiwatig ng 1 Samuel 26:20, ngunit sa Griegong 
Septuagint, sa halip na mga salitang “isang pulgas” 
ay “aking kaluluwa” ang mababasa. 


PULO, ISLA. Ang terminong Hebreo ’i (pang- 
maramihan, “#yim') ay hindi limitado sa isang kalu- 
paan na mas maliit kaysa sa kontinente at lubusang 
napalilibutan ng tubig (Isa 11:11, 24:15) kundi tumu- 
tukoy rin sa tuyong lupa (Isa 42:15) o (mga) bayba- 
ying lupain. (Isa 20:6, 23:2, 6, Jer 2:10) Sa makasagi- 
sag na paraan, ang salitang '/ ay kumakapit sa mga 
tumatahan sa gayong mga pulo o mga baybaying lu- 
pain. (Gen 10:5, tlb sa Rbi8, Isa 49:1, tlb sa Rbi8: 59: 
18, tlb sa Rbi8) Kung minsan, ang “mga pulo” ay ku- 
makatawan sa pinakamalalayong lugar at sa mga tu- 
matahan sa mga iyon. (Isa 41:5, 66:19, Eze 39:6, 
tingnan ang MAGOG Blg. 2.) Kaya naman walang 
anumang bagay na napakalayo o napakaliblib, tulad 
ng mga pulo sa dagat, na makatatakas sa mga epek- 
to ng makasagisag na lindol sa Babilonyang Dakila. 
(Apo 16:18-21, ihambing ang Apo 6:12-14.) Sa pang- 
malas ni Jehova, ang lahat ng mga pulo ay “gaya la- 
mang ng pinong alabok.”---Isa 40:15. 

Kabilang sa mga pulo na espesipikong binanggit 
sa Bibliya ay ang Ciprus (Gaw 13:4-6), Cos, Rodas 
(Gaw 21:1), Creta (Gaw 27:7), Cauda (Gaw 27:16), 
Malta (Gaw 28:1), at Patmos (Apo 1:9). 


PULOT-PUKYUTAN, BAHAY-PUKYU- 
TAN. Ang pulot-pukyutan ay isang matamis at 
malagkit na fluidong gawa ng mga bubuyog. Sa He- 
breong Kasulatan, ang pulot-pukyutan ay tinutukoy 
ng mga salitang no pheth (umaagos na pulot, o pu- 
lot ng bahay-pukyutan) at devash. Ang huling na- 
banggit na salita ay maaaring tumukoy hindi la- 
mang sa pulot-pukyutan ng mga bubuyog kundi 
pati sa sirup ng mga prutas. (Lev 2:11, tlb sa Rbi8) 
Sa Griegong Kasulatan, ginagamit ang medi, kasa- 
ma ng pang-uring aqgri-os, “ligaw,” upang tumukoy 
sa pulot-pukyutan ng mga bubuyog na ligaw. 

Ang Bahay-Pukyutan. Ang bahay-pukyutan 
ay isang kamangha-manghang halimbawa ng in- 
hinyeriya: ipinakikita nito ang walang-katulad na 
karunungan at kakayahan ng Maylalang anupat na- 
ilagay niya sa pukyutan ang gayong “inhinyeriya” at 


PULOT-PUKYUTAN, BAHAY-PUKYUTAN 


talino sa konstruksiyon. Tamang-tama ang eksago- 
nal na hugis ng mga silid nito upang makapaglaman 
ng pinakamaraming pulot-pukyutan gamit ang pi- 
nakakaunting pagkit, ang materyales na bumubuo 
sa mga dingding ng mga silid. Kapag gumagawa ng 
bahay-pukyutan, naglalabas ng pagkit ang panta- 
nging mga glandula sa katawan ng bubuyog. Tuma- 
tagas iyon sa maliliit na butas sa kaniyang katawan, 
anupat namumuo bilang maliliit na puting kaliskis. 
Sa pamamagitan ng kaniyang mga paa, inililipat ng 
bubuyog ang mga kaliskis patungo sa kaniyang bi- 
big. Pagkatapos ay nginunguya niya ang pagkit at 
inilalagay iyon sa parte ng bahay-pukyutan na ka- 
salukuyang ginagawa. Ang kapal ng mga dingding 
ng bahay-pukyutan ay isang katlo lamang ng isang 
milimetro (7#o pulgada) ngunit kaya nitong supor- 
tahan ang 30 ulit ng bigat ng mga ito. 

Kung saan-saang lugar gumagawa ng mga pugad 
ang mga pukyutan, halimbawa ay sa mga punung- 
kahoy, mga bato, at, sa isang kaso, pati sa bangkay 
ng isang patay na hayop, na maliwanag na hindi 
nabulok dahil tinuyot na ito ng araw. Ito ang bang- 
kay ng leon na pinanggalingan ng pulot-pukyutang 
kinain ni Samson.---Huk 14:8, 9. 

Pulot-Pukyutan. Ang pulot-pukyutan ng mga 
bubuyog ay gawa sa nektar na nakukuha sa mga 
bulaklak at mga prutas. Habang tinitipon ang nek- 
tar at inilalagay iyon sa bahay-pukyutan, nadarag- 
dagan iyon ng mga kemikal mula sa katawan ng bu- 
buyog. Bahagyang natutuyuan ng tubig ang nektar, 
at dahil sa mga kemikal, ang nektar ay nagiging pu- 
lot-pukyutan. Nagkakaiba-iba ang kulay at lasa ng 
pulot-pukyutan depende sa pinagkunan ng nektar. 
Ang pulot-pukyutan ay madaling tunawin ng kata- 
wan at kaagad itong nagiging enerhiya. 

Ang karamihan ng mga pagbanggit ng Bibliya sa 
pulot-pukyutan ng mga bubuyog ay tumutukoy sa 
pulot-pukyutang ligaw, gaya niyaong kinakain noon 
ni Juan na Tagapagbautismo sa ilang. (Mat 3:1, 4) 
Ang kakayahan ng pulot-pukyutan na makapag- 
palakas ay inilalarawan sa kaso ng anak ni Ha- 
ring Saul na si Jonatan. Palibhasa'y nanlupaypay 
dahil sa pagod sa pakikipagbaka, tumikim si Jona- 
tan ng pulot-pukyutan. Kaagad, ang kaniyang mga 
mata ay “nagsimulang lumiwanag.” (1Sa 14:25-30) 
Ang pampalakas na pagkaing ito ay nakatalang ka- 
bilang sa mga panustos na inilaan ng Diyos sa ka- 
niyang bayan noong nasa ilang sila. Doon, kung 
saan kakaunti ang mga punungkahoy, nakakuha 
ang mga taong-bayan ng makakaing pulot-pukyu- 
tan “mula sa malaking bato,” samakatuwid nga, 
mula sa mga bahay-pukyutang ginawa ng mga bu- 
buyog sa mga dakong mabato.---Deu 32: 13. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang kakaya- 
han ng pulot-pukyutan na makapagpagaling ay ini- 


984 


hahambing sa kaiga-igayang mga pananalita at 
karunungan, hindi lamang dahil sa tamis at kasiya- 
siyang lasa nito kundi dahil din sa ito'y nakapag- 
papalusog. Ang kaiga-igayang mga pananalita ay 
nakapagpapalusog sa espirituwal na paraan, kung 
paanong ang pulot-pukyutan ay mabuti sa pisikal 
na katawan. Sinasabi ng manunulat ng Mga Kawi- 
kaan: “Ang kaiga-igayang mga pananalita ay ba- 
hay-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan 
sa mga buto.”--Kaw 16:24, 24:13, 14. 

Sa buong Kasulatan, ang tamis at kasiyahang du- 
lot ng pagkain ng pulot-pukyutan ay binibigyan ng 
makasagisag na pagkakapit. Ang ilang halimbawa 
nito ay matatagpuan sa Ezekiel 3:2, 3 at Apocalipsis 
10:9. Madalas banggitin ang pulot ng bahay-pukyu- 
tan, sapagkat ang lasa, tamis, at sustansiya nito ay 
itinuturing na nakahihigit kaysa sa pulot-pukyutan 
na matagal-tagal nang nalantad sa hangin. Bilang 
pagdiriin sa kabutihan at kaigayahan ng mga pana- 
nalita ng babaing Shulamita, ang mga iyon ay tinu- 
koy ng kaniyang mangingibig na pastol bilang “pulot 
ng bahay-pukyutan” na tumutulo mula sa kaniyang 
mga labi. (Sol 4:11) Ang mga hudisyal na pasiya na- 
man ni Jehova ay napakabuti, nakapagpapalusog, at 
kapaki-pakinabang anupat ang mga ito ay “mas 
matamis kaysa sa pulot-pukyutan at sa umaagos 
na pulot ng mga bahay-pukyutan.” (Aw 19:9, 10) 
Ang kaniyang mga pananalita ay 'mas madulas sa 
ngalangala kaysa sa pulot-pukyutan sa bibig.'---Aw 
119:103. 

Bagaman ang pulot-pukyutan ay nakakabuti, ang 
labis na pagkain nito ay maaaring maging sanhi ng 
pagduduwal (Kaw 25:16), at ang pagkain ng labis na 
pulot-pukyutan ay inihahambing sa mga taong nag- 
hahangad ng kanilang sariling kaluwalhatian.---Kaw 
25:27. 

Ginagamit ng Kawikaan kabanata 5 ang tamis ng 
pulot ng bahay-pukyutan upang ilarawan ang tukso 
ng seksuwal na imoralidad na maaaring ipang-akit 
sa isang lalaki ng “babaing di-kilala” sa pamamagi- 
tan ng kaniyang panghalina at madudulas na salita. 
Ito'y isang mahusay na babala sa mga Kristiyano sa 
ngayon. “Ang mga labi ng babaing di-kilala ay tu- 
mutulo na gaya ng bahay-pukyutan, at ang kani- 
yang ngalangala ay mas madulas kaysa sa langis. 
Ngunit ang idudulot niya ay kasimpait ng ahenho: 
iyon ay kasintalas ng tabak na may dalawang talim. 
Ang kaniyang mga paa ay bumababa sa kamata- 
yan,” ang sabi ng taong marunong. Ang kaniyang 
madudulas at tulad-pulot-pukyutang mga salita at 
mga pagkilos ay umaakay sa lalaki tungo sa gawa- 
ing imoral anupat kaagad niyang sinusundan ang 
babae, tulad ng toro na pumaparoon sa patayan." 
--Kaw 5:3-5: 7:21, 22. 

Katas ng mga Prutas. Ang salitang Hebreo na 
devash' ay maaari ring tumukoy sa katas, o sirup, 


985 


ng mga prutas, gaya ng igos, datiles, at iba pa. Ka- 
dalasan, ang konteksto ang tutulong sa mambabasa 
upang matiyak kung ang tinutukoy ay pulot-pukyu- 
tan ng mga bubuyog o hindi. Sa Levitico 2:11, mali- 
wanag na sirup ng mga prutas ang ipinagbabawal 
na ihandog sa altar, dahil maaari itong umasim. 
Hindi pulot-pukyutan ng mga bubuyog ang tinutu- 
koy rito, gaya ng ipinahihiwatig ng sumunod na 
talata na nagsasabing ang ipinagbabawal na “pu- 
lot-pukyutan” ay kasama sa mga unang bunga na 
ihahandog kay Jehova. Karamihan sa mga pulot- 
pukyutang ginagamit noon ng mga Israelita ay pu- 
lot-pukyutang ligaw na hindi nagmula sa mga ala- 
gang bubuyog. Kaya, walang alinlangan na noong 
himukin ni Hezekias ang mga taong-bayan na su- 
portahan ang mga saserdote, ang “pulot-pukyutan” 
na inihandog nila bilang mga unang bunga ay ang 
katas o sirup ng mga prutas.---2Cr 31:5. 

Isang Lupain ng Gatas at Pulot-Pukyutan. 
Ang paglalarawan sa Palestina bilang “isang lupaing 
inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,” na madalas 
ulit-ulitin sa Kasulatan, ay angkop, bagaman mali- 
wanag na ang pagbanggit sa pulot-pukyutan ay 
nagpapahiwatig na sagana ang lupain hindi lamang 
sa produkto ng mga bubuyog kundi gayundin sa si- 
rup ng mga prutas. (Exo 3:8, Lev 20:24, Deu 11:9, Jos 
5:6) Lumilitaw na ang huling nabanggit ay tinutu- 
koy bilang isang bagay na ikinakalakal kapalit ng pa- 
ninda ng Tiro.--Eze 27:2, 17, tingnan ang BUBUYOG. 


PULSERAS. Isang pampalamuting pabilog na 
hiyas na isinusuot sa may pulso o sa ibabang baha- 
gi ng braso, anupat kung minsan ay buo ang bilog 
nito, samantalang ang iba naman ay may bukasan 
o kawitan. Noong sinaunang mga panahon, kapuwa 
ang mga lalaki at mga babae ay nagsusuot ng pul- 
seras, kung minsan ay sa isang braso lamang, ngu- 
nit sa ilang pagkakataon ay sa magkabilang braso. 
Ang mga pulseras noon ay gawa sa bronse, bubog, 
bakal, pilak, at ginto at madalas na lubhang napapa- 
lamutian, anupat kung minsan ay kinakabitan ng 
mga hiyas. 

Ang mga Hebreo ay nagsuot ng mga pulseras, at 
mula pa noong unang mga panahon ay karaniwan 
nang ginagamit ang mga ito sa Palestina, kung saan 
nakasumpong ang mga arkeologo ng maraming 
pulseras na gawa sa sari-saring materyales, parti- 
kular na sa bronse. Binigyan ng lingkod ni Abraham 
si Rebeka ng isang gintong singsing na pang-ilong 
at ng dalawang pulseras (sa Heb., tsemi-dhim') na 
ang bigat ay sampung siklo (114 na g; 3.7 onsa t) na 
ginto. (Gen 24:22, 30, 47) Kabilang ang mga pulse- 
ras sa mga bagay na kinuha sa mga Midianita bi- 
lang samsam sa digmaan, at kasama rin ang mga 
iyon sa mahahalagang bagay na ibinigay ng mga 
Israelita sa Diyos.--Bil 31:50. 


PULSERAS SA BUKUNG-BUKONG 


Sa pamamagitan ni Ezekiel, inilarawan ng Diyos 
ang kaniyang sarili bilang naggagayak sa Jerusalem 
ng mga pulseras at iba pang mga palamuti. Ngunit 
dahil ginamit nito ang gayong magagandang kaga- 
mitan sa idolatriya at nagpatutot ito, patiunang si- 
nabi ni Jehova na parurusahan Niya ito at hahaya- 
an Niyang kunin mula sa Jerusalem ang mga bagay 
na iyon. (Eze 16:11, 17, 38, 39) Kabilang ang mga 
pulseras (sa Heb., sheh-rohth') sa mga bagay na si- 
nabi ni Jehova na kukunin niya mula sa palalong 
“mga anak na babae ng Sion.”---Isa 3:16, 19. 

Ang armlet o pulseras para sa itaas na bahagi ng 
braso (sa Heb., @ts:-a:dhah') ay isinusuot noon ng 
mga monarka bilang isa sa kanilang mga sagisag ng 
makaharing awtoridad o soberanong kapangyari- 
han. Maaaring may gayong kahulugan ang pulseras 
na suot ni Haring Saul ng Israel sa kaniyang bisig. 
--2Sa 1:10, tingnan ang PALAMUTI. 


PULSERAS SA BUKUNG-BUKONG. Ang 
mga salitang Hebreo para sa “mga kadenitang pam- 
bukung-bukong” ('ets:adhah 7 Bil 31:50) at “mga ka- 
denilya sa paa” (tseaadhah/ Isa 3:20) ay kapuwa 
nagmula sa salitang-ugat na tsa-adh', nangangahu- 
lugang “humakbang: humayo.” (Jer 10:5: Kaw 7:8) 
Ang Hebreong “@'khes (pulseras sa paa; pulseras 
sa bukung-bukong) ay nagmula sa salitang-ugat 
na @khas, nangangahulugang “magpakalansing” 
o “magpaalog ng mga pulseras sa paa.” (Isa 3:16, 18, 
mga tlb sa Rbi8) Ang mga pulseras sa bukung- 
bukong o ang mga palamuting argolya na isinusuot 
sa mga binti sa itaas ng bukung-bukong ay karani- 
wang ginagamit sa sinaunang Gitnang Silangan. 
Ang mga ito ay gawa sa mga materyales na gaya 
ng tanso, ginto, pilak, bakal, bubog, at garing. Sa 
mga bantayog ng Ehipto, kapuwa ang mga lalaki at 
mga babae ay ipinakikitang nagsusuot ng mga ito, 
at sa Ehipto, malimit na magkaterno ang mga pul- 
seras sa bukung-bukong at ang mga pulseras sa 
braso. 

Ang mabibigat na pulseras sa bukung-bukong ay 
maaaring lumikha ng kumakalansing na tunog ka- 
pag nag-uumpugan ang mga ito habang naglalakad 
ang may-suot nito. Gayunman, kung minsan ay ni- 
lalagyan ng maliliit na bato ang loob ng hungkag na 
mga pulseras sa paa o mga pulseras sa bukung- 
bukong upang lumikha ng tunog, at ang mga baba- 
ing Arabe nitong kalilipas na mga panahon lamang 
ay nagsusuot din paminsan-minsan ng mga pulse- 
ras sa bukung-bukong na may nakasabit na maliliit 
na kampanilya. Gayundin, kung minsan ay kinaka- 
bitan ng mga kadenitang pambukung-bukong ang 
mga pulseras sa bukung-bukong na isinusuot ng 
mga babae, anupat pinagdurugtong ang mga pala- 
muting ito. Kumakalansing ang mga kadenita ha- 
bang naglalakad ang may-suot nito, at sabihin pa, 


PULSERAS SA PAA 


nakatatawag-pansin ang mga iyon at ang mismong 
mga pulseras sa bukung-bukong. Nililimitahan o pi- 
naiikli rin ng mga kadenitang pambukung-bukong 
o mga kadenilya sa paa ang mga hakbang ng isang 
babae, anupat lumalakad siya nang patiyad, na ma- 
ituturing na maganda o mahinhing kilos ng babae. 
- Isa 3:16. 

Ang mga “kadenitang pambukung-bukong” ay ka- 
bilang sa mga alahas na kinuha ng mga Israelita 
mula sa mga Midianita bilang samsam sa digmaan 
at na iniabuloy nila bilang “handog kay Jehova.” (Bil 
31:50, 51) Nang maglaon, ang palalong “mga anak 
na babae ng Sion” ay inilarawan bilang mga babae 
na “lumalakad nang patiyad, at sa pamamagitan ng 
kanilang mga paa ay nagpapakalansing sila,” o “sa 
kanilang mga paa ay nagpapaalog sila ng mga pul- 
seras sa paa.” Sa pamamagitan ni Isaias, binabalaan 
sila ni Jehova na aalisin Niya ang kanilang mga pa- 
lamuti at ang “kagandahan ng mga pulseras sa paa,” 
o mga pulseras sa bukung-bukong, gayundin ang 
kanilang “mga kadenilya sa paa.” (Isa 3:16, 18, 20) 
Tiyak na nakaapekto sa buhay ng mga babaing ito 
ang pananakop ng Babilonya sa Juda at Jerusalem 
noong 607 B.C.E., na nagbunga ng pagkawala ng ka- 
nilang maraming palamuti at ng kanilang kalayaan. 
--Tingnan ang PALAMUTI. 


PULSERAS SA PAA. 
SA BUKUNG-BUKONG. 


PULUBI, PAMAMALIMOS. Ang pamama- 
limos ay ang palagiang paghingi ng kawanggawa 
ng publiko, na karaniwang ginagawa ng mga pu- 
lubi. 

Ang kaayusan ng mga patriyarka, na ayon sa ipi- 
nakikita ng Bibliya ay umiral bago at pagkatapos ng 
pangglobong Baha noong mga araw ni Noe, ay tiyak 
na nakatulong nang malaki upang walang indibidu- 
wal ang mapabukod, malagay sa matinding kagipi- 
tan, at mapilitang umasa na lamang sa kawanggawa 
ng publiko. Kaya naman naiwasan ang pagkakaroon 
ng mga pulubi. Mula pa noong sinaunang mga pa- 
nahon, waring nakagawian na ng mga tao na ma- 
ging mapagpatuloy sa mga taga-ibang bayan o sa 
mga naglalakbay, makikita sa mga ulat ng Bibli- 
ya ang gayong pagkamapagpatuloy, maliban sa ii- 
lang pagkakataon. (Gen 19:1-3, Exo 2:18-20, Huk 
19:15-21) Ang isa sa mga salik na nakapagpahina sa 
kaayusan ng mga patriyarka ay ang pag-usbong ng 
mga lunsod, at posibleng ito, pati na ang sakim 
na hilig na magsamantala sa pagkamapagpatuloy 
o pagkakawanggawa ng iba, ang naging dahilan 
kung bakit umiral ang pamamalimos sa gitna ng 
mga tao. 

Lumilitaw na ang pamamalimos ay isang napaka- 
sinaunang gawain sa mga lupain sa Silangan. Dahil 
dito, lalong kapansin-pansin na sa Hebreong Kasu- 


Tingnan ang PULSERAS 


986 


latan ay walang ipinahihiwatig na may namamali- 
mos noon o na ito'y naging partikular na problema 
sa bansang Israel mula nang itatag ang bansang 
iyon hanggang noong ipatapon sila sa Babilonya. 
Nang lumisan ang mga Israelita sa Ehipto at mapa- 
laya mula sa pagkaalipin, “hiningan [isang anyo ng 
pandiwang Heb. na sha-a/|] nila ang mga Ehipsiyo 
ng mga kagamitang pilak at mga kagamitang ginto 
at mga balabal. .. . at sinamsaman nila ang mga 
Ehipsiyo.” (Exo 12:35, 36) Gayunman, kaayon ito ng 
utos at hula ng Diyos, at maliwanag na itinuring 
itong makatuwirang kabayaran sa kanilang mara- 
ming taon ng pagtatrabaho bilang mga alipin at sa 
mga kawalang-katarungang tiniis nila sa kamay ng 
mga Ehipsiyo. (Exo 3:21, 22, ihambing ang Deu 
15:12-15.) Hindi ito batayan para sa pamamalimos. 

Ang Kautusang Mosaiko ay naglalaman ng mga 
batas alang-alang sa mga dukha, na kung tutuparin 
ay walang magiging dahilan upang mamalimos ang 
sinuman. (Lev 19:9, 10; Deu 15:7-10, 24:19-21, ting- 
nan ang KALOOB NG AWA, MGA.) Mariing ipinakikita sa 
Hebreong Kasulatan na ang mga nanghahawakan 
sa katuwiran ay makapagtitiwala na paglalaanan 
sila ng Diyos, gaya ng naibulalas ni David noong 
matanda na siya: “Hindi ko pa nakita ang matuwid 
na lubusang pinabayaan, ni ang kaniyang supling 
na naghahanap [“namamalimos,” KJ, isang anyo ng 
Heb. na big-qesh'] ng tinapay,” bagaman ang mga 
matuwid na iyon mismo ay inilalarawan din bilang 
bukas-palad. (Aw 37:25, 26: ihambing ang pagkaka- 
iba ng karanasan ng apostatang Jerusalem sa Pan 
1:11, 4:4.) Sa kabilang dako, sinasabi ng Kawikaan 
20:4 na ang taong tamad ay “mamamalimos .. . sa 
panahon ng paggapas,” at ipinakikita naman ng 
Awit 109:10 na dahil sa kaparusahan sa balakyot ay 
mapipilitang ‘magpalabuy-laboy ang kaniyang mga 
anak, at mamamalimos sila, at maghahanap sila 
ng pagkain mula sa kanilang mga tiwangwang na 
dako.” Sa huling dalawang tekstong nabanggit, ang 
salitang “mamamalimos" ay salin ng Hebreong sha- 
al, isang termino na ang saligang kahulugan ay 
“humingi” o “humiling. ”--Exo 3:22, 1Ha 3:11. 

Waring pagkabalik ng mga Judio mula sa pagka- 
tapon (537 B.C.E.) hanggang sa panahon ng pagpa- 
rito ni Jesus sa lupa, nagkaroon ng paniniwala ang 
mga Judio na ang pagbibigay ng limos, o mga ka- 
loob ng kawanggawa, ay may halaga sa ganang 
sarili nito ukol sa kaligtasan. Ipinakikita iyan ng 
Apokripal na aklat ng Ecclesiasticus (3:30) (isinulat 
noong maagang bahagi ng ikalawang siglo B.C.E.) 
kung saan sinasabi na “ang pagbibigay ng limos ay 
nagbabayad-sala para sa mga kasalanan.” Walang 
alinlangan na ang gayong pangmalas ay lalong 
nagpasigla sa pamamalimos. (Ihambing ang ipinag- 
paparangalang pagbibigay na tinuligsa ni Jesus sa 
Mat 6:2.) 


987 


Dahil sa pamumuno ng mga banyagang kapang- 
yarihan, dumanas ng paniniil ang mga Judio, at wa- 
lang alinlangang nakaapekto ito nang husto sa pag- 
kakapit nila ng Kautusang Mosaiko hinggil sa mga 
karapatan sa minanang lupain at sa katulad na mga 
probisyon. Malamang na ito, bukod pa sa mga pilo- 
sopiya ng huwad na relihiyon, na hindi nakapagkin- 
tal ng tunay at may-simulaing pag-ibig sa kapuwa 
(Mat 23:23, Luc 10:29-31), ay isa pang sanhi ng pag- 
laganap ng pamamalimos sa Palestina. Kaya naman 
sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, marami ta- 
yong masusumpungang pagbanggit sa mga pulubi 
sa lupaing iyon. 

Kabilang sa mga pulubing inilarawan noong pa- 
nahon ni Jesus at ng mga apostol ang mga bulag, 
mga pilay, at mga maysakit. Marahil ay ophthalmia 
(isang sakit sa mata na karaniwan pa rin sa Gitnang 
Silangan) ang isa sa mga sanhi ng pagkabulag ng 
mga taong ito noon. (Mar 10:46-49: Luc 16:20, 22; 
18:35-43, Ju 9:1-8, Gaw 3:2-10) Tulad ng mga pulu- 
bi sa ngayon, kadalasa'y pumupuwesto sila sa mga 
pampublikong daanan o malapit sa mga lugar na 
malimit puntahan ng mga tao, gaya ng templo. Ba- 
gaman itinuturing na kapuri-puri ang pagbibigay 
ng limos, hinahamak naman ang mga pulubi, kaya 
nga sinabi ng katiwala sa talinghaga ni Jesus, “Na- 
hihiya akong mamalimos.”--Luc 16:3. 

Ang dalawang pandiwang Griego na ginamit 
upang tumukoy sa pamamalimos ay nauugnay sa 
ai-te'o, nangangahulugang “humingi. ”---Mat 7:7. 

Ang salitang Griego na pto-khos”, na ginamit ni 
Lucas (16:20, 22) nang iulat niya ang pagtukoy ni 
Jesus kay Lazaro bilang isang pulubi, ay ginagamit 
upang ilarawan ang isa na nakayukyok at susukut- 
sukot, at tumutukoy ito sa mga napakadukha, sa 
mga naghihikahos, o sa mga pulubi. Ang termino 
ring ito ay ginamit sa Mateo 5:3 may kinalaman sa 
“mga palaisip sa kanilang espirituwal na panganga- 
ilangan [“yaong mga pulubi para sa espiritu,” tlb sa 
Rbi8]" (“dukha sa espiritu,” KJ). Ayon sa Word Stud- 
ies in the New Testament ni M. R. Vincent (1957, 
Tomo I, p. 36), ang paggamit ng pto-khos” sa teks- 
tong ito ay “napakalinaw at angkop, bilang pagtukoy 
sa ganap na espirituwal na paghihikahos, anupat 
ang pagiging palaisip dito ay kailangan bago maka- 
pasok sa kaharian ng Diyos, at hindi ito maaaring 
mapawi sa pamamagitan ng sariling mga pagsisikap 
ng isa, kundi sa pamamagitan lamang ng walang- 
bayad na awa ng Diyos.” 

Ang termino ring ito ang ginamit ni Pablo sa Ga- 
lacia 4:9 nang ipahayag niya ang kaniyang pagka- 
bahala sa mga “muling bumabalik sa mahihina at 
malapulubing [pto:kha] panimulang mga bagay' na 
dating isinasagawa ng mga ito. Ang gayong mga 
bagay ay malapulubi' kung ihahambing sa espiritu- 


PUNDASYON 


wal na kayamanang matatamo sa pamamagitan ni 
Kristo Jesus. 

Bagaman si Jesus at ang kaniyang mga apos- 
tol ay nagpakita ng kabaitan sa mga pulubi, hindi 
nila pinasigla ang pamamalimos, bagaman malugod 
nilang tinanggap ang pagkamapagpatuloy ng iba, 
hindi sila namalimos. Sinabihan ni Jesus ang mga 
taong sumusunod noon sa kaniya dahil lamang sa 
tinapay na ang dapat nilang ikabahala ay hindi ang 
"pagkaing nasisira, kundi ang pagkaing nananatili 
para sa buhay na walang hanggan." (Ju 6:26, 27) Si- 
nabi ni Pedro sa isang pilay na pulubi sa templo: “Pi- 
lak at ginto ay wala ako, ngunit ang mayroon ako 
ang siyang ibibigay ko sa iyo,” at pagkatapos ay gi- 
namit niya ang kaniyang mga espirituwal na kaloob 
upang pagalingin ang lalaki. (Gaw 3:6) Bagaman 
kung minsan ay gutom, walang tahanan, at walang 
pananamit, nagpagal ang mga apostol, anupat “nag- 
trabaho sa pamamagitan ng kanilang sariling mga 
kamay, sa gabi at araw, upang hindi sila maging pa- 
sanin sa iba.” (1Co 4:11, 12, 1Te 2:9) Ganito ang pa- 
mantayan para sa mga Kristiyano: “Kung ang si- 
numan ay ayaw magtrabaho, huwag din naman 
siyang pakainin. ”---2Te 3:10-12. 


PUNDASYON. Ang pang-ilalim na istraktura 
na kinapapatungan ng isang gusali: sa pamamagi- 
tan nito, nagiging pantay ang bigat ng kabuuang is- 
traktura sa ibabaw ng lupang kinatatayuan nito. Ya- 
mang, sa kalakhang bahagi, ang pagiging matibay 
at permanente ng isang gusali ay nakadepende sa 
tibay ng pundasyon, dapat na lubhang pakaingatan 
ang paglalatag ng pundasyon nito. Napakahalaga 
noon sa Palestina ang matitibay na pundasyon na 
makatatagal hindi lamang sa malakas na ulan, ha- 
ngin, at baha kundi pati sa mga lindol, yamang ma- 
dalas lumindol sa rehiyong iyon. Ang ilang termi- 
nong Hebreo na isinasalin bilang “pundasyon” ay 
nagmula sa salitang-ugat na ya-sadh', nangangahu- 
lugang “itatag: ilatag ang pundasyon, ilagay nang 
matatag.” (Isa 23:13, 51:13, Aw 24:2) Ang termi- 
nong Griego naman para rito ay the-meli-os, na gi- 
namit sa literal na diwa sa Gawa 16:26. 

Nang sagutin niya si Job mula sa buhawi, iniham- 
bing ng Dalubhasang Tagapagtayo na si Jehova ang 
literal na lupa sa isang gusali. (Job 38:4-7) Bagaman 
ang lupa ay nakabitin sa wala, ito, wika nga, ay may 
matitibay na pundasyon na hindi makikilos, sapag- 
kat pinananatili ito sa dako nito ng di-mababagong 
mga batas na umuugit sa sansinukob, at ang layu- 
nin ng Diyos para sa lupa ay hindi pa rin nagbaba- 
go. (Job 26:7: 38:33, Aw 104:5, Mal 3:6) Sa kabilang 
dako, sa diwa ay ginigiba ng kawalang-katarungan 
at ng pagsuway sa batas ng Diyos ang mga punda- 
syong nagbibigay ng katatagan sa lupain, anupat 


PUNITEO, MGA 


dahil dito, ang mga pundasyon ng makasagisag na 
lupa (ang mga tao at ang kanilang tatag na mga sis- 
tema) ay nakikilos.---Aw 82, 11:3, Kaw 29:4. 

Ang paglalatag ng mga pundasyon ng lupa ay 
hindi dapat ipagkamali sa “pagkakatatag [sa Gr., ka- 
ta'bo-les'] ng sanlibutan.” Batay sa mga salita ni Je- 
sus sa Lucas 11:48-51, maliwanag na nabuhay si 
Abel noong pagkakatatag ng sanlibutan, na tumu- 
tukoy sa sangkatauhan. Ang mga pundasyon ng 
planetang Lupa ay matagal na panahon nang naila- 
tag bago pa nito.--Tingnan ang ABEL Blg. 1; SANLI- 
BUTAN. 

Lumilitaw na ang paglalatag ng pundasyon ay 
isang panahon ng kagalakan. Sumigaw sa pagpuri 
ang mga anghel noong “itatag ang lupa.” Gayundin, 
nagkaroon ng malaking pagsasaya nang ilatag ang 
pundasyon ng templo ni Zerubabel, bagaman yaong 
mga nakakita sa kaluwalhatian ng dating templo ay 
nanangis.--Job 38:4, 6, 7: Ezr 3:10-13. 

Kung paanong gumamit si Solomon ng malalaki 
at mamahaling tinabas na bato para sa pundasyon 
ng templo, sa gayunding paraan, isang pundasyong 
mahalaga sa Diyos ang inilatag para sa “espirituwal 
na bahay" na doon ay “mga batong buhay” ang mga 
pinahirang tagasunod ni Jesus. Si Jesus mismo ang 
pundasyong batong-panulok, sa ibabaw naman ng 
pundasyon ng mga apostol at ng mga propetang 
Kristiyano ay itinayo ang iba pang mga banal bi- 
lang “isang dakong tatahanan ng Diyos sa espiritu.” 
Si Jehova ang pumipili sa lahat ng “mga batong" bu- 
mubuo sa espirituwal na bahay na ito.--1Pe 2:4-6, 
Efe 2:19-22: tingnan ang BATONG-PANULOK. 

Angkop na angkop na ang 12 makasagisag na ba- 
tong pundasyon ng Bagong Jerusalem, na may pa- 
ngalan ng 12 apostol ng Kordero, ay mahahalagang 
bato. (Apo 21:14, 19, 20) Ang Bagong Jerusalem na 
inilarawan sa Apocalipsis ay binubuo ng 144,000 
na nakatakdang ikasal sa kasintahang lalaki. Ang 
“makalangit na Jerusalem” naman na binabanggit 
sa Hebreo 12:22 ay binubuo ng 144,001, anupat ang 
“isa” rito ay ang Haring kasintahang lalaki. Ito ang 
lunsod na may tunay na mga pundasyon na hini- 
hintay noon ni Abraham. (Heb 11:10) Sa gayon, ipi- 
nakikita ng mga aklat ng Bibliya na Mga Hebreo at 
Apocalipsis na may malapit na kaugnayan ang “ma- 
kalangit na Jerusalem” at ang Bagong Jerusalem. 

Bago siya naging tao, si Jesus ay gumawang ka- 
sama ng kaniyang Ama bilang isang Dalubhasang 
Manggagawa noong ilatag ang mga pundasyon ng 
lupa. (Kaw 8:29, 30) Dahil dito, lubusan niyang na- 
uunawaan ang kahalagahan ng isang matibay na 
pundasyon, gaya ng makikita sa kaniyang ilustra- 
syon tungkol sa taong maingat na humukay nang 
malalim at naglatag ng pundasyon ng kaniyang ba- 
hay sa isang batong-limpak, samantalang sa buha- 


988 


nginan naman itinayo ng taong mangmang ang ba- 
hay niya anupat dumanas siya ng napakalaking 
kalugihan. (Mat 7:24-27: Luc 6:47-49) Sa katulad na 
paraan, nang inihahambing ni Pablo sa gawaing 
pagtatayo ang atas na gumawa ng mga Kristiyano, 
idiniin niya ang kahalagahan ng pagtatayo sa pa- 
mamagitan ng di-nasusunog na mga materyales sa 
ibabaw ni Jesu-Kristo bilang pundasyon, upang ang 
isa ay hindi dumanas ng kalugihan.---1Co 3:10-15. 

Inihambing din ni Pablo sa isang pundasyon ang 
ilang pang-unang turo ng Bibliya, at hinimok niya 
ang mga Hebreo na huwag maging kontento na 
lamang na matutuhan ang pang-unang doktrina 
tungkol sa Kristo kundi dapat silang sumulong tu- 
ngo sa pagkamaygulang.---Heb 6:1, 2: tingnan ang 
BAHAY, LUPA. 


PUNITEO, MGA [Ni (Kay) Puva o Pua]. Ang 
pamilya ng mga inapo ng ikalawang anak ni Isacar, 
si Puva.---Bil 26:23. 


PUNON. Isang lugar na pinagkampuhan ng Is- 
rael sa pagitan ng Zalmona at Obot. Narating nila ito 
ilang panahon pagkatapos nilang lisanin ang Bun- 
dok Hor (Jebel Madurah [?]). (Bil 33:41-43) Hindi pa 
natutukoy nang may katiyakan kung saan ang loka- 
syon nito, ngunit karaniwan itong iniuugnay sa 
Feinan, mga 30 km (19 na mi) sa TS ng “Ain Husb. 


PUNONG UBAS. 


PUNONG UBAS NG SODOMA. Tingnan 
ang BAGING. 


PUNUNGKAHOY [sa Heb., ets: sa Gr., den- 
dron]. Dahil sa iba't ibang klima ng Palestina at ng 
kalapit na mga lupain, tumutubo ang napakarami at 
sari-saring uri ng punungkahoy, mula sa mga sedro 
ng Lebanon hanggang sa mga palmang datiles ng 
Jerico at mga punong retama ng disyerto. Mga 
30 iba't ibang uri ng punungkahoy ang binabanggit 
sa Bibliya, at ang mga ito ay tinatalakay sa publika- 
syong ito sa ilalim ng partikular na pangalan ng pu- 
nungkahoy. 

Kadalasan ay mahirap kilalanin ang partikular na 
punungkahoy na tinutukoy ng orihinal na salitang 
Hebreo o Griego, at sa maraming kaso ay wa- 
lang katiyakan ang ginawang pagkilala. Ang ga- 
yong pagkilala ay depende sa kung gaano kalawak 
ang paglalarawang nasa aktuwal na rekord ng Bi- 
bliya hinggil sa mga katangian ng punungkahoy 
(kung minsan ay ipinahihiwatig ito ng kahulugan 
ng salitang-ugat na pinagkunan ng pangalan) at sa 
paghahambing ng paglalarawang iyon sa mga pu- 
nungkahoy na kilalang tumutubo ngayon sa mga 
lupain sa Bibliya, partikular na sa mga rehiyong ipi- 
nahihiwatig sa teksto ng Bibliya, kung binanggit 


Tingnan ang BAGING. 


989 


ang mga iyon. Nakatutulong din ang pag-aaral ng 
nauugnay na mga salita (samakatuwid nga, mga sa- 
lita na batay sa kanilang anyo ay nagpapahiwatig na 
sila ay nauugnay at nanggaling sa kaparehong ori- 
hinal na salitang-ugat o pinagmulan) sa ibang mga 
wika, gaya ng Arabe at Aramaiko. Sa ilang kaso, 
waring mas mabuting tumbasan na lamang ng 
transliterasyon ang pangalan, halimbawa ay sa kaso 
ng puno ng algum. 

Gaya ng itinawag-pansin nina Harold at Alma 
Moldenke sa kanilang aklat na Plants of the Bible 
(1952, p. 5, 6), maaaring marami sa mga punungka- 
hoy na matatagpuan ngayon sa Palestina ay hindi 
naman tumutubo roon noong panahon ng Bibliya, 
yamang, gaya ng sinabi nila, “ang mga halaman ay 
nagbabago, lalo na sa mga rehiyong tulad ng Pales- 
tina at Ehipto kung saan ang tao, na kilalang mahi- 
lig sumira sa maseselan na pagkakatimbang sa kali- 
kasan, ay aktibung-aktibo” sa nagdaang libu-libong 
taon. Sinabi pa nila: “Maraming halaman na dati ay 
saganang tumutubo sa Banal na Lupain o sa naka- 
palibot na mga lupain noong panahon ng Bibliya 
ang hindi na matatagpuan doon ngayon o kaya 
naman ay tumutubo roon nang mangilan-ngilan 
na lamang.” May ilang uri na nalipol na o lubhang 
kumaunti na dahil sa labis-labis na paglinang sa lu- 
pain o dahil sa pagkasalanta ng mga kakahuyan bi- 
lang resulta ng pagsalakay ng mga hukbo ng Asir- 
ya, Babilonya, patuloy hanggang sa Roma. (Jer 6:6: 
Luc 19:43) Dahil sa pagkasira ng mga punungkahoy 
at mga kagubatan, naaagnas ang pang-ibabaw na 
lupa at nagiging sanhi ito ng pagkatigang at pagka- 
tiwangwang sa maraming lugar. 

Noon pa mang mga araw ni Abraham, ang mga 
punungkahoy ay itinatala na sa isang kontrata sa 
paglilipat ng ari-arian.---Gen 23: 15-18. 

Sa Kautusan. Nang maglaon, dinala ng Diyos 
na Jehova ang Israel sa Canaan, isang lupaing may 
“mga punungkahoy bilang pagkaing sagana.” Na- 
ngako siyang ilalaan niya ang kinakailangang ulan 
kung susundin siya ng Israel, at hiniling niya na ang 
ikasampu ng mga bunga ay ibukod para sa santu- 
waryo at mga saserdote. (Ne 9:25: Lev 26:3, 4; 
27:30) Nang lusubin ng mga Israelita ang lupain, ti- 
nagubilinan sila na huwag sirain ang mga namumu- 
ngang punungkahoy kapag sumasalakay sa mga 
lunsod, bagaman pagkaraan ng ilang siglo ay pina- 
hintulutan ng Diyos ang mga hari ng Juda at ng Is- 
rael na salantain ang “mabubuting punungkahoy' 
ng kaharian ng Moab. Waring ang dahilan ay sapag- 
kat nasa labas ng Lupang Pangako ang Moab. Iyon 
ay pakikipagdigma laban sa Moab bilang parusa 
rito, at ang pagkilos na iyon ng mga Israelita ay 
isang proteksiyon laban sa paghihimagsik o paghi- 
higanti ng mga Moabita. (Deu 20:19, 20, 2Ha 3:19, 


PUNUNGKAHOY 


25, ihambing ang Jer 6:6.) Kapag nagtanim ng 
isang punungkahoy, ang may-ari ay hindi kakain 
ng bunga nito sa unang tatlong taon, at sa ikaapat 
na taon ay itatalaga ang bunga nito para sa santu- 
waryo. (Lev 19:23-25, ihambing ang Deu 26:2.) Pag- 
katapos nito, ang mga unang hinog na bunga ng ba- 
wat taon ay inialay rin sa gayong paraan.--Ne 
10:35-37. 

Makasagisag na Paggamit. Sa hardin ng Eden, 
dalawang punungkahoy ang ginamit ng Diyos 
upang maging mga sagisag: ang “punungkahoy ng 
buhay” at ang “punungkahoy ng pagkakilala ng ma- 
buti at masama.” Ang hindi paggalang sa batas ng 
Diyos may kinalaman sa huling nabanggit ang na- 
ging sanhi ng pagkapahamak ng tao.---Gen 2:9, 16, 
17: 3:1-24. 

Ang kahulugan ng “punungkahoy ng pagkakilala 
ng mabuti at masama” at ng pagbabawal na kainin 
ang bunga nito ay kadalasang minamalas nang may 
kamalian bilang kaugnay ng seksuwal na pagtatalik 
ng unang mag-asawang tao. Ang pangmalas na ito 
ay sinasalungat ng malinaw na utos ng Diyos sa ka- 
nila bilang lalaki at babae na “magpalaanakin at 
magpakarami at punuin ang lupa.” (Gen 1:28) Sa ha- 
lip, dahil kumakatawan ito sa “pagkakilala ng mabu- 
ti at masama” at dahil ipinahayag ng Diyos na hin- 
di ito dapat pakialaman ng mag-asawang tao, ang 
punungkahoy na iyon ay naging sagisag ng karapa- 
tan ng Diyos na magtakda o magbigay ng mga pa- 
mantayan para sa tao hinggil sa kung ano ang “ma- 
buti” (sinasang-ayunan ng Diyos) at kung ano ang 
“masama” (hinahatulan ng Diyos). Sa gayon ay na- 
ging pagsubok ito sa paggalang ng tao sa posisyon 
ng kaniyang Maylalang at sa kaniyang pagnanais na 
manatili sa dakong saklaw ng kalayaang itinalaga 
ng Diyos, isang dako na hindi naman masikip at 
nagpapahintulot na maging lubusang kasiya-siya 
ang buhay bilang tao. Samakatuwid, ang paglampas 
sa mga hangganan ng dakong ipinagbabawal sa pa- 
mamagitan ng pagkain mula sa “punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama” ay isang pagsa- 
lakay o paghihimagsik laban sa nasasakupan at aw- 
toridad ng Diyos.---Tingnan ang SOBERANYA. 

Ang mga punungkahoy ay ginamit din upang su- 
magisag sa mga indibiduwal, mga tagapamahala, at 
mga kaharian, gaya sa hula kung saan inihaha- 
lintulad ang pagbagsak ni Paraon at ng kaniyang 
pulutong sa pagputol sa isang matayog na sedro 
(Eze 31), gayundin sa hula ni Daniel may kinalaman 
sa matibay na punungkahoy na lumalarawan sa pa- 
mumuno “sa kaharian ng mga tao.” (Dan 4:10-26) 
Ang taong matuwid ay inihahalintulad sa isang pu- 
nungkahoy na itinanim sa tabi ng mga daloy ng tu- 
big (Aw 1:3), na mayabong ang mga dahon at patu- 
loy na nagluluwal ng bunga maging sa tagtuyot. 
- Jer 17:8. 


PUR 


Ang pangako na ang mga araw ng isinauling ba- 
yan ng Diyos ay magiging tulad niyaong sa pu- 
nungkahoy (Isa 65:22) ay nagiging higit na maka- 
hulugan dahil may ilang punungkahoy sa Palestina 
na nabubuhay nang ilang siglo, anupat umaabot pa 
nga ng isang libong taon o mahigit pa. Sa pangita- 
in ni Ezekiel, nakahilera sa magkabilang panig ng 
ilog na umaagos mula sa templo ang mabungang 
mga punungkahoy na may mga dahong nakapagpa- 
pagaling, at isang katulad na pangitain ang inihaha- 
rap sa aklat ng Apocalipsis. (Eze 47:7, 12: Apo 22:2, 
14) Ang pananalitang “punungkahoy ng buhay” ay 
ginagamit may kinalaman sa tunay na karunungan, 
sa bunga ng matuwid, sa katuparan ng isang bagay 
na ninanasa, at sa kahinahunan ng dila, iniuugnay 
rin ito sa korona ng buhay. (Kaw 3:18, 11:30, 13:12, 
15:4: Apo 2:7, 10) Ang mga punungkahoy ay bina- 
banggit may kaugnayan sa mabunga, mapayapa, at 
nakagagalak na mga kalagayang resulta ng pagha- 
hari ni Jehova at ng pagsasauli ng kaniyang bayan. 
— 1Cr 16:33, Aw 96:12, 148:9; Isa 55:12, Eze 34:27, 
36:30. 

Gumamit si Jesus ng mga punungkahoy sa ilan sa 
kaniyang mga ilustrasyon upang idiin ang panga- 
ngailangang maging mabunga sa tunay na katuwi- 
ran, gaya ng ginawa ni Juan na Tagapagbautismo 
na nauna sa kaniya. (Mat 3:10, 7:15-20) Yamang ang 
mga namumungang punungkahoy ay ipinagbaba- 
yad ng buwis sa Palestina noong panahong iyon, 
ang di-mabungang punungkahoy (na para na ring 
patay) ay isang di-kanais-nais na pasanin ng may- 
ari nito at sa gayon ay isang punungkahoy na ma- 
rapat putulin at sirain. (Luc 13:6-9) Sa Judas 12, ang 
mga taong imoral na nakapasok sa kongregasyong 
Kristiyano ay inihahalintulad sa mga punungkahoy 
na walang bunga kapag panahon ng taglagas at ma- 
kalawang ulit na namatay. Maaaring ang paglalara- 
wan sa kanila bilang “makalawang ulit na patay’ ay 
isang mariing paraan ng pagsasabi na lubusan na 
silang patay. O kaya, maaaring nangangahulugan 
ito na sila ay patay mula sa dalawang punto de vis- 
ta. Sila ay (1) baog o walang bunga at (2) literal na 
patay, anupat walang palatandaan ng pagiging bu- 
hay. 

Ang salitang Hebreo para sa punungkahoy ay gi- 
nagamit din may kinalaman sa tulos o poste kung 
saan ibinibitin ang isang katawan. (Gen 40:19, Deu 
21:22, 23, Jos 8:29; Es 2:23) Nang ikinakapit niya 
ang Deuteronomio 21:23, ginamit ng apostol na si 
Pablo ang salitang Griego na xy lon (kahoy).---Gal 
3:13, tingnan ang PAHIRAPANG TULOS, indibiduwal na 
mga punungkahoy ayon sa pangalan. 


PUR. Isang salitang di-Hebreo na masusumpu- 
ngan sa Esther 3:7 at 9:24, 26, ito ay nanganga- 
hulugang “palabunot” (sa Heb., gohral? tingnan 


990 


ang PALABUNOT, PALABUNUTAN). Ang salitang ito ay 
nasa anyong pang-isahan, samantalang ang an- 
yong pangmaramihan nito ay “Purim.” (Es 9:26, 28- 
32) Iniuugnay ang “Pur” sa salitang Akkadiano na 
puru, na nangangahulugang “palabunot.” Sa “Pur” 
nagmula ang pangalan ng Judiong kapistahan ng 
Purim.--Tingnan ang PURIM. 


PURA. Ang tagapaglingkod ni Gideon, mala- 
mang na tagapagdala niya ng baluti, na sumama sa 
kaniya noong gabing tiktikan ni Gideon ang kampo 
ng mga Midianita.--Huk 7:9-15. 


PURIM. Ang kapistahan na ipinagdiriwang sa 
ika-14 at ika-15 araw ng Adar, ang huling buwan ng 
taon ng mga Judio at katumbas ng huling bahagi ng 
Pebrero at maagang bahagi ng Marso. Tinatawag 
din itong Kapistahan ng mga Palabunot. (Es 9:21) 
Ang pangalan ng kapistahan ay nagmula sa ginawa 
ni Haman na paghahagis ng pur (palabunot) upang 
alamin ang angkop na araw para isagawa ang isang 
pakana na lipulin ang mga Judio. Palibhasa'y isang 
Agagita, marahil ay isang maharlikang Amalekita, 
at isang mananamba ng mga bathalang pagano, 
ang paghahagis niya ng pur ay “isang uri ng pang- 
huhula.” (Es 3:7, Le, tlb, tingnan ang PALABUNOT, PA- 
LABUNUTAN, PANGHUHULA, PUR.) Noong ika-12 taon ni 
Haring Ahasuero (Jerjes I), Nisan 13, lumilitaw na 
sa tagsibol ng 484 B.C.E., matapos mapasang-ayon 
ni Haman ang hari na ipalipol ang mga Judio, ang 
opisyal na utos para isagawa iyon ay isinulat para sa 
lahat ng probinsiya ng Persia. 

Paggunita sa Pagkaligtas. Ginugunita sa ka- 
pistahang ito ang pagkaligtas ng mga Judio mula sa 
pakana ni Haman na lipulin sila. Kaya malamang na 
ang pangalang Purim ay ibinigay rito ng mga Judio 
upang ipahiwatig na kabaligtaran ng inaasahan ang 
nangyari noon. (Es 9:24-26) Sa Apokripal na aklat 
ng Macabeo, ito ay tinatawag ding “araw ni Mardo- 
keo,” yamang mahalagang papel ang ginampanan 
ni Mardokeo sa mga pangyayaring nauugnay sa ka- 
pistahang iyon. (2 Macabeo 15:36, BSP) Isinapanga- 
nib ni Reyna Esther ang kaniyang buhay, sa pag- 
himok ng kaniyang nakatatandang pinsan na si 
Mardokeo, upang mailigtas ang mga Judio. Tatlong 
araw na nag-ayuno si Esther bago siya humarap sa 
hari upang maanyayahan niya ito sa isang piging, 
at pagkatapos ay sa isa pang piging kung kailan ipi- 
nahayag niya ang kaniyang pakiusap. (Es 4:6-5:8) 
Malugod na dininig ng hari ang pakiusap, at ya- 
mang hindi na mababago ang orihinal na utos dahil 
hindi napawawalang-bisa ang batas ng mga Medo at 
mga Persiano (Dan 6:8), isa pang utos ang ipinala- 
bas noong ika-23 araw ng Sivan. Ang dokumentong 
ito ay nagkaloob sa mga Judio ng karapatang ipag- 
tanggol ang kanilang sarili at dahil dito ay napag- 


991 


handaan nila iyon. Isinulat ito ni Mardokeo at isina- 
lin ito sa maraming wika para sa iba't ibang distrito 
ng Imperyo ng Persia. Sa tulong ng mga prinsipe, 
mga satrapa, at mga gobernador, nakipaglaban ang 
mga Judio anupat nabaligtad ang takbo ng mga 
pangyayari. Noong Adar 13, naganap ang isang lan- 
sakang pagpatay, hindi sa mga Judio, kundi sa ka- 
nilang mga kaaway. Nagpatuloy ito sa maharlikang 
lunsod ng Susan hanggang noong ika-14 na araw. 
Noong ika-14 na araw ng Adar ay nagpahinga ang 
mga Judio na nasa mga nasasakupang distrito, at 
yaong mga nasa Susan naman noong ika-15 araw, 
na may kasamang pagpipiging at kasayahan.---Es 
8:3-9: 19. 

Bilang paggunita sa pagkaligtas na ito, ipinataw ni 
Mardokeo sa mga Judio ang obligasyong ipagdi- 
wang ang Adar 14 at 15 taun-taon na may kasa- 
mang “pagpipiging at kasayahan at pagpapadalahan 
ng mga bahagi ng pagkain sa isa't isa at ng mga ka- 
loob sa mga taong dukha.” (Es 9:20-22) Nang mag- 
laon, isa pang liham na nag-uutos na ipagdiwang 
ang kapistahang ito ang isinulat at iyon ay pinagti- 
bay ni Esther na reyna. Ipagdiriwang ito sa bawat 
salinlahi, sa bawat pamilya, nasasakupang distri- 
to, at lunsod sa takdang panahon bawat taon.---Es 
9:28-31, tingnan ang ESTHER, AKLAT NG. 

Ang kapistahang ito ay ipinagdiriwang pa rin ng 
mga Judio sa ngayon, kasama ang maraming dag- 
dag na kaugalian. Ang isa sa mga tradisyong idi- 
nagdag nang maglaon ay ang pagtatakda sa ika- 
13 araw ng Adar bilang isang araw ng pag-aayuno, 
tinatawag na Pag-aayuno ni Esther. Hindi ipinagba- 
bawal ang pangangalakal o pagtatrabaho sa pana- 
hon ng kapistahang ito. 

Isang Tanong Tungkol sa Juan 5:1. Hindi tu- 
wirang binabanggit sa Kristiyanong Griegong Kasu- 
latan ang Kapistahan ng Purim. Sinasabi ng ilan na 
tinutukoy ito sa Juan 5:1: “Pagkatapos ng mga bagay 
na ito ay nagkaroon ng kapistahan ng mga Judio, at 
si Jesus ay umahon sa Jerusalem.” Gayunman, wa- 
lang katibayan na ang talatang ito ay tumutukoy sa 
Kapistahan ng Purim. Dito, ang ilang manuskrito ay 
may pamanggit na pantukoy, anupat kababasahan 
ng “ang kapistahan ng mga Judio.” (Tingnan ang tlb 
sa Rbi8.) Ipinahihiwatig nito na malamang na ang 
nabanggit na kapistahan ay isa sa tatlong kapita- 
pitagang pangkapanahunang kapistahan na nakata- 
la sa Deuteronomio 16:16, lalo na kung papansinin 
natin na umahon noon si Jesus sa Jerusalem, na hin- 
di niya kailangang gawin kung Kapistahan ng Purim 
ang ipagdiriwang. Ang Purim ay karaniwan nang 
idinaraos sa lokal na sinagoga at komunidad sa ha- 
lip na sa lugar ng templo. Ito'y dapat ipagdiwang sa 
lunsod na tinitirhan ng isa. Malayo ring mangyari 
na maglalakbay si Jesus nang naglalakad hanggang 
sa Jerusalem at pagkatapos ay aalis patungong Ga- 


PUSO 


lilea, gayong isang buwan na lamang ay Paskuwa 
na. Bukod diyan, kung ipapalagay na ang Juan 5:1 
ay tumutukoy sa Purim at ang Juan 6:4 naman ay 
sa Paskuwa anupat isang buwan lamang ang pagi- 
tan, imposibleng maganap sa gayon kaikling pana- 
hon ang maraming pangyayari, kasama na ang 
ministeryo ni Jesus sa Capernaum, ang mga pagla- 
lakbay niya sa Galilea, at ang pagbalik niya sa Ca- 
pernaum at sa Judea at Jerusalem. (Tingnan ang 
JESU-KRISTO [Tsart ng Tampok na mga Pangyayari 
sa Buhay ni Jesus sa Lupa].) Samakatuwid, mas ka- 
pani-paniwala na ang “kapistahan ng mga Judio” 
sa Juan 5:1 ay ang kapistahan ng Paskuwa noong 
31 C.E.--Tingnan ang Jesu-KRIsTO (Katibayan para 
sa tatlo-at-kalahating-tadng ministeryo). 

Layunin. Bagaman sinasabi ng ilang komenta- 
rista na ang Kapistahan ng Purim na ipinagdiriwang 
ng mga Judio sa ngayon ay isa nang sekular na oka- 
syon at hindi na relihiyoso anupat kung minsan ay 
may kasamang mga pagpapakalabis, hindi ganito 
ang kalagayan noong itatag ito at noong una itong 
ipagdiwang. Sina Mardokeo at Esther ay kapuwa 
lingkod ng tunay na Diyos na si Jehova, at itinatag 
ang kapistahan upang parangalan Siya. Maituturing 
na ang Diyos na Jehova ang nagligtas sa mga Judio 
noong panahong iyon, sapagkat bumangon noon 
ang isyu dahil sa katapatan ni Mardokeo sa pag- 
uukol ng bukod-tanging pagsamba kay Jehova. Ma- 
lamang na si Haman ay isang Amalekita, na ang 
bansa ay espesipikong isinumpa ni Jehova at hinatu- 
lan ng pagkapuksa. Iginalang ni Mardokeo ang kapa- 
hayagan ng Diyos at tumanggi siyang yumukod kay 
Haman. (Es 3:2, 5; Exo 17:14-16) Gayundin, ang pa- 
nanalita ni Mardokeo kay Esther (Es 4:14) ay nag- 
papakitang umasa si Mardokeo na may isang na- 
katataas na kapangyarihan na makapagliligtas sa 
mga Judio, at ang pag-aayuno ni Esther bago siya 
pumaroon sa hari upang iharap ang kaniyang unang 
pakiusap, na isang paanyaya sa isang piging, ay 
nagpapakitang namanhik siya sa Diyos na tulungan 
siya.--Es 4:16. 


PURPURA. Tingnan ang Kulay, MGA: TINA, 
PAGTITINA. 


PUSO. Ang mahalagang sangkap ng katawan na 
ang pangunahing gawain ay magbomba ng dugo 
upang matustusan ang mga selula ng katawan. 
-Lev 17:14. 

Ang puso ay napakadalas na lumilitaw sa Kasula- 
tan, anupat binabanggit ito nang mga isang libong 
ulit sa iba't ibang paraan. Ang mga salitang Hebreo 
(lev, le-vav') at Griego (kar-di'a) para sa “puso” ay gi- 
nagamit ng mga manunulat ng Bibliya kapuwa sa li- 
teral at sa makasagisag na mga paraan. 

Ang Literal na Puso. Ilang ulit lamang tinu- 
koy ng mga manunulat ng Bibliya ang literal na 


PUSO 


puso. Halimbawa, nang panain ni Jehu si Jehoram 
“sa pagitan ng mga bisig . . . ang palaso ay lumabas 
sa kaniyang puso.”---2Ha 9:24: tingnan din ang Exo 
28:30. 

Ang Makasagisag na Puso. Sa karamihan ng 
mga paglitaw nito sa Kasulatan, ang salitang “puso” 
ay ginagamit sa makasagisag na paraan. Sinasabing 
sumasagisag ito sa “sentrong bahagi sa pangkalaha- 
tan, ang nasa loob, at sa gayon ay sa panloob na 
pagkatao ng isa na makikilala sa lahat ng kaniyang 
iba't ibang gawain, sa kaniyang mga pagnanasa, 
mga naisin, mga emosyon, mga pita, mga layunin, 
sa kaniyang mga kaisipan, mga pagkaunawa, mga 
imahinasyon, sa kaniyang karunungan, kaalaman, 
kasanayan, sa kaniyang mga paniniwala at sa kani- 
yang mga pangangatuwiran, sa kaniyang alaala at 
sa kaniyang kamalayan.”---Journal of the Society of 
Biblical Literature and Exegesis, 1882, p. 67. 

Kaya naman sa Kasulatan, ang makasagisag na 
puso ay hindi lamang tumutukoy sa sentro ng dam- 
damin at motibo, ni limitado man ito sa talino. “Sa 
mga Semita .. . ang lahat ng bagay na natatangi sa 
tao, sa kategorya ng mga damdamin at gayundin ng 
talino at kalooban, ay itinuturing na sa puso nagmu- 
mula.” Ito ang “kabuuan ng panloob na pagkatao bi- 
lang kabaligtaran ng laman, na siyang panlabas na 
pagkatao na nahihipo.”--The Metaphorical Use of 
the Names of Parts of the Body in Hebrew and in Ak- 
kadian, ni E. Dhorme, Paris, 1963, p. 113, 114, 128 
(sa Pranses). 

Para sa Diyos na tagasuri ng mga puso, hindi ang 
panlabas na kaanyuan ang mahalaga kundi kung 
ano talaga ang panloob na pagkatao ng isa. (Kaw 
17:3: 24:12, Aw 17:3; 1Sa 16:7) Kaya naman ipinapa- 
yo ng Kasulatan: “Higit sa lahat na dapat bantayan, 
ingatan mo ang iyong puso [ang buong panloob na 
pagkatao], sapagkat nagmumula rito ang mga bukal 
ng buhay.” (Kaw 4:23) At hinihimok ang mga Kristi- 
yanong asawang babae na huwag bigyan ng pangu- 
nahing pansin ang panlabas na kagayakan, kundi 
ang “lihim na pagkatao ng puso sa walang-kasiraang 
kasuutan ng tahimik at mahinahong espiritu, na 
malaki ang halaga sa paningin ng Diyos.”---IPe 3: 
3,4. 

Sa ilang paglitaw ng terminong “puso” sa Bibliya, 
maliwanag na ang pangunahing tinutukoy ay ang 
mga kakayahan sa pag-iisip, ngunit hindi naman sa 
diwa na ibinubukod ang gayong mga kakayahan 
mula sa iba pang mga bagay na bumubuo sa panlo- 
ob na pagkatao. Hinimok ni Moises ang mga Israeli- 
ta, “Alalahanin mo sa iyong puso [“alalahanin mo sa 
iyong isip,” tlb sa Rbi8] na si Jehova ang tunay na 
Diyos.” At nang maglaon ay sinabi niya sa kanila, 
“Hindi kayo binigyan ni Jehova ng isang pusong 
['pag-iisip,” tlb sa Rbi8] makakakilala.” (Deu 4:39, 
29:4) Kung minsan, gaya ng pagtukoy rito kapuwa 


992 


sa Hebreong Kasulatan at sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, kalakip sa puso ang talino, halimbawa ay 
kapag iniuugnay ito sa 'pag-iisip (Mat 9:4), 'panga- 
ngatuwiran' (Mar 2:6), ‘unawa’ (1Ha 3:12, Mar 6:52), 
at “kaalaman” (Kaw 15:14). 

Ang motibo, ang nag-uudyok na puwersa na san- 
hi ng ating paggawi, ay isa pang mahalagang aspek- 
to ng panloob na pagkatao, na kinakatawanan ng 
“puso.” Kaya naman yaong mga nag-abuloy para sa 
pagtatayo ng tabernakulo ay lumapit, ang bawat 
isang naudyukan ng kaniyang puso.” (Exo 35:21, 26, 
29; 36:2) Ang balakyot na si Haman ay “naglakas- 
loob” (sa literal, napuno siya may kinalaman sa ka- 
niyang puso) na magpakana laban sa mga Judio. (Es 
7:5, tlb sa Rbi8, Gaw 5:3) Ipinaliliwanag ng Hebreo 
4:12 na ang salita ng pangako ng Diyos, tulad ng 
isang tabak na matalas, ay may-kakayahang “umu- 
nawa ng mga kaisipan at mga intensiyon ng puso.” 
Sinabi rin ni Jesus na sa puso nagmumula ang nag- 
uudyok na puwersa na sanhi ng ating paggawi, ma- 
buti man ito o masama. (Mat 15:19: Luc 6:45) Upang 
malinang natin ang tamang mga motibo, pinapayu- 
han tayo ng Bibliya na huwag nating pahintulutan 
na mabahiran ng pagnanasa sa makasariling paki- 
nabang ang ating pakikitungo sa iba (Jud 16) ni pa- 
hintulutan man natin na pag-ibig sa salapi, o pagha- 
hangad sa kayamanan, ang makaimpluwensiya sa 
landasin ng ating buhay. (1Ti 6:9, 10, Kaw 23:4, 5) 
Sa halip, pinasisigla tayo nito na linangin ang tunay 
na pag-ibig sa Diyos bilang saligan ng ating pagli- 
lingkod sa kaniya (1Ju 5:3, Deu 11:13) at ang mapag- 
sakripisyo-sa-sariling pag-ibig bilang pamantayan 
sa pakikitungo sa mga kapananampalataya (Ju 15: 
12, 13), pinasisigla rin tayo nito na ugaliing ibigin 
ang iba pang mga tao gaya ng pag-ibig natin sa 
ating sarili (Luc 10:27-37, Gal 6:10). Maliwanag, ka- 
sangkot ang kakayahan sa pag-iisip sa paglinang ng 
gayong mga motibo.---Aw 119:2, 24, 111. 

Nakikita ang kalagayan ng ating makasagisag na 
puso sa ating disposisyon, sa ating saloobin, kung 
tayo ay mapagmapuri o mapagpakumbaba. (Kaw 
16:5: Mat 11:29) Bahagi rin ng panloob na pagkata- 
ong ito ang ating mga damdamin at mga emosyon. 
Kasama sa mga ito ang pag-ibig (Deu 6:5: 1Pe 1:22), 
kagalakan (Deu 28:47: Ju 16:22), kirot at pamimig- 
hati (Ne 2:2, Ro 9:2), poot (Lev 19:17). Kaya naman 
ang puso ay maaaring “mabalisa” (Isa 35:4), “maulos' 
ng kapighatian (Aw 109:22), “matunaw” dahil sa ta- 
kot sa mga kabagabagan (Deu 20:8). Sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, kapag binabanggit ang pag- 
iisip kasama ng puso, ang “pag-iisip” ay tumutukoy 
sa talino samantalang ang “puso” naman ay tumu- 
tukoy sa mga emosyon, mga pagnanasa, at mga 
damdamin ng panloob na pagkatao. Halimbawa, si- 
nabi ni Jesus: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos 
nang iyong buong puso at nang iyong buong kalulu- 


993 


wa at nang iyong buong pag-iisip.” (Mat 22:37) Sa 
gayon ay ipinakita niya na dapat ipamalas ng mga 
pagnanasa, mga damdamin, at mga emosyon ng 
isang tao ang kaniyang pag-ibig sa Diyos, ngunit da- 
pat din niyang ipamalas ang pag-ibig na iyon sa pa- 
raan ng paggamit niya sa kaniyang mental na mga 
kakayahan, gaya ng pagkuha ng kaalaman tungkol 
sa Diyos at kay Kristo.--Ju 17:3. 

Ang lahat ng gayong mga gawain, kakayahan, 
emosyon, at katangian ay iniuugnay, hindi sa literal 
na puso, kundi sa makasagisag na puso na kumaka- 
tawan sa buong panloob na personalidad. 

Ang Puso ay Maaaring Maging “Mapanda- 
ya.” Bagaman sakdal si Adan, hinayaan niyang 
matukso ang kaniyang puso. Itinakwil niya ang ka- 
totohanan at tinalikuran ang Diyos. (Tingnan ang 
San 1:14, 15.) Dahil dito, lahat ng tao, na mga sup- 
ling ng nagkasalang si Adan, ay ipinaglihi sa kasa- 
lanan at iniluwal sa kamalian. (Aw 51:5) Pagkatapos 
ng Baha, sinabi ng Diyos may kinalaman sa maka- 
salanang sangkatauhan sa pangkalahatan: “Ang hi- 
lig ng puso ng tao ay masama magmula sa kaniyang 
pagkabata.”---Gen 8:21. 

Sinabi ng Diyos sa mapaghimagsik na bansang 
Juda: “Ang puso ay higit na mapandaya kaysa anu- 
pamang bagay at mapanganib.” (Jer 17:9) Ipinahihi- 
watig ng seryosong babalang ito na dapat bigyang- 
pansin niyaong mga nagnanais na paluguran ang 
Diyos hindi lamang yaong nakikita ng ibang tao 
kundi kung anong uri talaga sila ng tao, ang panlo- 
ob na pagkatao. Baka maraming taon nang namu- 
muhay ang isang tao bilang Kristiyano, malawak 
ang kaniyang kaalaman sa Bibliya, at nagtitiwala 
siyang matagumpay niyang mahaharap ang anu- 
mang situwasyon na maaaring bumangon. Gayun- 
man, kahit alam na alam niya na ang isang gawa ay 
mali at espesipikong hinahatulan ng kautusan ng 
Diyos, ang mga kaisipan at mga pagnanasa na pali- 
him niyang binubulay-bulay ay maaaring umakit sa 
kaniya na gumawa ng kasalanan. 

Dahil dito, bagaman alam ng isang Kristiyano ang 
katotohanan at itinuturing niyang may-gulang na 
siya, dapat niyang tandaan na maaaring maging 
mapandaya ang kaniyang puso kung kaya dapat ni- 
yang pakaingatan na huwag siyang mahantad sa 
tukso.--Mat 6:13, 1Co 10:8-12. 

Paglilingkod Taglay ang “Sakdal na Puso.” 
Kailangang buo ang literal na puso upang gumana 
ito nang normal, ngunit ang makasagisag na puso 
ay maaaring mabahagi. Nanalangin si David: “Pag- 
kaisahin mo ang aking puso na matakot sa iyong pa- 
ngalan,” anupat nagpapahiwatig na maaaring maba- 
hagi ang puso ng isang tao may kinalaman sa mga 
kinalulugdan at mga kinatatakutan nito. (Aw 86:11) 
Ang gayong tao ay maaaring “may pusong hati” 
--malahininga sa pagsamba sa Diyos. (Aw 119:113, 


PUSO 


Apo 3:16) Ang isang indibiduwal ay maaari ring 
may 'salawahang puso’ (sa literal, may isang puso at 
isang puso), anupat nagsisikap na maglingkod sa da- 
lawang panginoon, o mapanlinlang na nagsasabi ng 
isang bagay gayong iba naman ang nasa isip. (1Cr 
12:33: Aw 12:2, tlb sa Rbi8) Mariing tinuligsa ni Je- 
sus ang gayong pagpapaimbabaw ng salawahang 
puso.--Mat 15:7, 8. 

Kung nais ng isa na paluguran ang Diyos, hindi 
siya dapat magkaroon ng pusong hati ni ng salawa- 
hang puso kundi dapat niyang paglingkuran ang 
Diyos taglay ang isang sakdal na puso. (1Cr 28:9) 
Nangangailangan ito ng marubdob na pagsisikap 
dahil ang puso ay mapanganib at nakahilig sa kasa- 
maan. (Jer 17:9, 10, Gen 8:21) Makatutulong sa pag- 
papanatili ng isang sakdal na puso ang mga sumu- 
sunod: taos-pusong pananalangin (Aw 119:145: Pan 
3:41), regular na pag-aaral ng Salita ng Diyos (Ezr 
7:10, Kaw 15:28), masigasig na pakikibahagi sa pa- 
ngangaral ng mabuting balita (ihambing ang Jer 
20:9), at pakikisama sa iba na ang mga puso ay sak- 
dal kay Jehova.--Ihambing ang 2Ha 10:15, 16. 


Ano ang kahulugan ng pagiging 
“kapos ang puso”? 


Maraming ulit na binabanggit sa Kasulatan ang 
pagiging “kapos ang puso” ng isang tao. Sinasabi ng 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros (nina Koehler at 
Baumgartner, Leiden, 1958, p. 470) na nangangahu- 
lugan ito ng “kawalang-katalinuhan.” Sinasabi na- 
man ng A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament ni William Gesenius (isinalin ni E. Robin- 
son, 1836, p. 517) na ang gayong tao ay “salat sa 
unawa.” Ang pagiging “kapos ang puso” ay makikita 
sa isang tao na kulang sa mabuting pagpapasiya 
o kaunawaan. Kaya naman ang “kakapusan ng puso' 
ay ipinakikitang naiiba sa “unawa” (Kaw 10:13) at 
“kaunawaan.” (Kaw 11:12, 15:21) Sa ibang mga teks- 
to, ang isa na “kapos ang puso” ay inilalarawan bi- 
lang “walang-karanasan,” “mangmang,” anupat ku- 
lang sa karunungan. (Kaw 7:7; 9:1-9, 16; 10:21) Sa 
paggamit ng terminong “puso,” ipinakikita ng mga 
kasulatang ito na salat sa positibong mga katangian 
ang buong panloob na pagkatao ng isa. 

Makikita mula sa konteksto ng Kasulatan kung 
saan ginamit ang pananalitang “kapos ang puso” na 
ito ay nagsasangkot ng ideya ng pagiging kulang sa 
mabuting pagpapasiya o kaunawaan. Sa Kawikaan 6: 
32, sinasabi ng taong marunong na ang isa na na- 
ngangalunya ay “kapos ang puso.” Ang ibang mga 
salin dito ay kababasahan: “salat sa katinuan” (Ro), 
“walang katinuan” (RS, JB), “kulang sa mahusay 
na pagpapasiya” (NIV), “isang hangal na mang- 
mang” (NE). Ang nangangalunya ay “isang hangal 


PUSPUSIN NG KAPANGYARIHAN ANG KAMAY 


na mangmang” dahil mapait ang bunga ng ga- 
yong seksuwal na imoralidad. (Kaw 1:2-4, 6:23-35, 
7:7, 21-27) Sa panlabas ay maaari siyang magti- 
nging isang taong kagalang-galang, ngunit ang ka- 
niyang panloob na pagkatao ay hindi sumusulong sa 
tamang paraan. 

Isa pang kawikaan ang nagsasabi: “Ang taong ka- 
pos ang puso [“salat sa katinuan,” Ro] ay nakikipag- 
kamay [isang pagkilos na ginagawa kapag nagtiti- 
bay ng isang kasunduan], na lubusang nananagot sa 
harap ng kaniyang kapuwa.” (Kaw 17:18) Palibhasa'y 
naiimpluwensiyahan marahil ng sentimyento, pina- 
pasok ng gayong tao ang isang kasunduan na mala- 
mang na maging dahilan ng pagkaubos ng kaniyang 
salapi at ng malubhang kahirapan sa kabuhayan. 
Bagaman maaaring mabuti ang layunin niya at ka- 
puri-puri ang kaniyang mga motibo, makikitang ku- 
lang siya sa mabuting pagpapasiya. 

Kabaligtaran naman ng pagiging “kapos ang pu- 
so,” binabanggit din ng mga kawikaan ang isang tao 
na “nagtatamo ng puso.” Gaya ng sinasabi ng Kawi- 
kaan 19:8: “Siyang nagtatamo ng puso ay umiibig sa 
kaniyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng ka- 
unawaan ay makasusumpong ng mabuti.” Isa siyang 
tao na seryosong nagbibigay-pansin sa kaniyang tu- 
nay na panloob na pagkatao. Ginagamit niya ang ka- 
niyang pag-iisip upang magtamo ng tumpak na ka- 
alaman tungkol sa Diyos at sa Kaniyang mga daan. 
Binubulay-bulay niya ang mga bagay na ito at sini- 
sikap niyang ikapit ang mga ito. Maingat niyang hi- 
nuhubog ang kaniyang mga pagnanasa, mga naisin, 
mga emosyon, at mga tunguhin sa buhay kasuwato 
ng natatanto niya na sasang-ayunan ng Diyos. Sa 
paggawa nito, nakikinabang siya, anupat ipinakiki- 
tang “iniibig niya ang kaniyang sariling kaluluwa.’ Sa 
pamamagitan ng pagpapatibay niya sa kaniyang 
panloob na pagkatao sa gayong paraan, “iniingatan 
niya ang kaunawaan, sapagkat pinalalakas niya sa 
kaayaayang mga paraan yaong mga salik na maka- 
tutulong sa kaniya nang malaki upang makapag-isip 
nang malinaw at makakilos nang may karunungan. 

Ang Puso ng Diyos. Isinisiwalat ni Jehova na 
siya ay may mga damdamin at mga emosyon, 
anupat inilalarawan ng Bibliya na mayroon siyang 
“puso.” Noong panahon ng Baha, “siya ay nasaktan 
sa kaniyang puso,” sapagkat ikinalungkot niya na iti- 
nakwil ng mga tao ang kaniyang matuwid na pama- 
mahala, anupat kinailangan niyang magbago ng pa- 
pel mula sa pagiging kanilang tagapagpala tungo sa 
pagiging kanilang tagapuksa. (Gen 6:6) Sa kabalig- 
taran naman, ang “puso” ng Diyos ay ‘sumasaya’ ka- 
pag nananatiling tapat ang kaniyang mga lingkod. 
(Kaw 27:11) Ang may-kalupitang paghahandog ng 
mga tao bilang mga haing sinusunog, na isinagawa 
ng ilan sa mga Israelitang lumihis ng landas, ay hin- 
di kailanman pumasok sa puso ng Diyos, anupat 


994 


nagpapakita rin na hindi siya isang Diyos ng wa- 
lang-hanggang pagpapahirap.--Jer 7:31, 19:5. 

Ang Sentro, o Gitna, ng Isang Bagay. Dahil 
ang literal na puso ay isang sangkap na nasa ban- 
dang gitna ng katawan, kung minsan ay ikinaka- 
pit ang terminong “puso” sa sentro, o gitna, ng 
isang bagay, gaya ng “mapapasapuso ng lupa” (Mat 
12:40), “kalagitnaan [sa literal, puso] ng dagat” (Exo 
15:8, Jon 2:3), at “gitna [sa literal, puso] ng malaking 
punungkahoy” (2Sa 18:14). Sa Deuteronomio 4:11, 
ang pananalitang “kalagitnaan ng langit” ay literal 
na nangangahulugang “puso ng langit.”---Tingnan 
ang tlb sa Rbi8. 

Makahula. Lumilitaw ang makasagisag na pag- 
gamit ng “puso” sa isang makahulang paraan sa Da- 
niel 7:4, kung saan ang tulad-leong hayop na kuma- 
katawan sa kaharian ng Babilonya ay pinatindig sa 
dalawang paa at binigyan ng “puso ng tao,” samaka- 
tuwid nga, hindi na nito taglay ang may-lakas ng 
loob na “puso ng leon.” (2Sa 17:10) Pagkatapos ay ti- 
nalo ito ng makasagisag na “oso,” ang Medo-Persia. 
--Dan 7:5, tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 


PUSPUSIN NG KAPANGYARIHAN ANG 
KAMAY. Ang pananalitang Hebreo na mille” 
yadh, isinalin bilang “italaga” sa maraming bersi- 
yon, ay literal na nangangahulugang “punuin ang 
kamay” at ginagamit ito may kinalaman sa paglala- 
gay ng lubos na kapangyarihan sa mga kamay ng 
mga manunungkulan bilang saserdote. Nang italaga 
si Aaron at ang kaniyang mga anak bilang mga sa- 
serdote ni Jehova, ang kanilang mga kamay ay pi- 
nuspos ng kapangyarihan upang maglingkod sa ga- 
yong katungkulan. (Exo 28:41: 29:9, 29, 33, 35; Lev 
8:33: 16:32, 21:10, Bil 3:3) Bilang sagisag nito, ang 
barakong tupa ng pagtatalaga ay pinatay at pinag- 
putul-putol, at ang ilang bahagi nito kasama ang 
ilang tinapay mula sa basket ng mga tinapay na wa- 
lang pampaalsa ay inilagay ni Moises sa mga palad 
ni Aaron at ng mga anak nito, na nagkaway naman 
ng mga handog sa harap ni Jehova. Sa katapus- 
tapusan, ang mga bagay na ikinaway ay pinausok sa 
ibabaw ng altar sa ibabaw ng handog na sinusunog. 
--Exo 29:19-25, Lev 8:22-28, tingnan ang PAGTATA- 
LAGA, PINAHIRAN, PAGPAPAHID, SASERDOTE. 

May iba pang indibiduwal na naglagay ng kapang- 
yarihan sa mga kamay ng kanilang mga saserdote. 
Binigyang-kapangyarihan ng idolatrosong si Mikas 
ang isa sa kaniyang mga anak at pagkatapos ay ang 
isang di-tapat na Levita upang maging mga saser- 
dote para sa kaniyang “bahay ng mga diyos.” (Huk 
17:5, 12) Nang itatag ni Haring Jeroboam sa Israel 
ang pagsamba sa guya, nag-atas siya ng kaniyang 
sariling mga saserdote mula sa mga taong-bayan, 
ang mga Aaronikong saserdote at ang mga Levita ay 
nanatiling matapat sa pagsamba kay Jehova na na- 


995 


kasentro sa Jerusalem at, maliwanag na dahil dito 
kung kaya sila pinalayas sa sampung-tribong kaha- 
rian.--1Ha 12:31, 13:33, 2Cr 13:9. 


PUT. Isang “anak” ni Ham. (Gen 10:6: 1Cr 1:8) 
Bagaman si Put ay binanggit sa ibang talata ng Bi- 
bliya, walang isa man sa indibiduwal na mga sup- 
ling niya ang binanggit ang pangalan. Ang ka- 
niyang mga inapo ay madalas na naglalaan ng 
suportang militar sa Ehipto. (Jer 46:9, Eze 30:4-6, 
Na 3:9) Nagsilbi sila bilang mga mersenaryo sa mga 
hukbo ng Tiro at nakatulong sa kadakilaan ng lun- 
sod na iyon. (Eze 27:3, 10) Inihula rin na ang Put ay 
magiging kabilang sa mga hukbo ni Gog ng Magog. 
--Eze 38:5. 

Tinutukoy ng taglay nating katibayan ang isang 
kaugnayan sa pagitan ng Put at ng mga Libyano ng 
H Aprika. Sa tatlong paglitaw nito, ang “Put” ay isi- 
naling “mga Libyano" ng Griegong Septuagint at ng 
Latin na Vulgate. (Jer 46:9; Eze 27:10, 38:5) Ang He- 
breong “Put” ay malapit na katumbas din ng put [i] ja 
(kadalasang itinuturing na Libya) ng mga inskripsi- 
yong Matandang Persiano. Gayunman, waring ipi- 
nahihiwatig ng Nahum 3:9 na ang Put at ang Lu-vim' 
(mga Libyano) ay magkaibang mga tao. Ngunit hin- 
di nito inaalis ang posibilidad na iugnay ang Put sa 
mga Libyano. Marahil ay mas malawak ang saklaw 
ng terminong “mga Libyano” kaysa sa Hebreong ka- 
tawagan na Lu-vim, gaya ng mahihinuha mula sa 
pagtukoy ni Herodotus (Il, 32) sa “mga Libyano, ma- 
raming tribo sa kanila.” 

Ang pag-uugnay ng Put sa “Punt” ng mga inskrip- 
siyong Ehipsiyo ay hindi tinatanggap ng karamihan 
sa ngayon dahil sa mga kadahilanang kaugnay ng 
ponetika. 


PUTEO, MGA. Isang pamilya na nanirahan sa 
Kiriat-jearim, mga inapo ni Juda sa pamamagitan ni 
Sobal.--1Cr 2:52, 53. 


PUTEOLI. Noong unang siglo C.E., isang pa- 
ngunahing daungan sa TS ng Roma. Dumating si 
Pablo sa Puteoli noong patungo siya sa Roma upang 
tumayo sa harap ni Cesar noong mga taong 59 C.E. 
(Gaw 28:13) Sa tulong ng isang hanging T, ang bar- 
kong sinasakyan niya ay dumating “noong ikala- 
wang araw” sa Puteoli mula sa Regio, isang lugar na 
mga 320 km (200 mi) sa dakong TTS. 

Namanhik ang mga kapatid na Kristiyano sa Pu- 
teoli kay Pablo at sa mga kasama niya na gumugol 
ng isang linggo sa piling nila. (Gaw 28:14) Ipinahihi- 
watig nito na nagkaroon siya ng kalayaang gumawa 
ng ilang bagay, bagaman isa siyang bilanggo. Mas 
maaga rito, samantalang nasa ilalim siya ng pagba- 
bantay sa Cesarea at Sidon, nakinabang din si Pablo 
sa limitadong kalayaan.---Gaw 24:23, 27:3. 


PUTONG, PANAKIP SA ULO 


Ang Puteoli ay karaniwang iniuugnay sa makaba- 
gong Pozzuoli, nasa look na may gayunding panga- 
lan, mga 10 km (6 na mi) sa KTK ng Naples. Makiki- 
ta pa rin doon ang malalawak na guho ng isang 
sinaunang kayariang panangga sa tubig. Tinatawag 
ni Josephus ang lugar na ito ayon sa mas matan- 
dang pangalan nito, Dicaearchia, at sinasabi niya 
na isang kolonyang Judio ang matatagpuan doon. 
--Jewish Antiquities, XVII, 328 (xii, 1). 


PUTI. 


PUTIEL. Biyenan ng anak ni Aaron na si Elea- 
zar at lolo ni Pinehas.---Exo 6:25. 


PUTONG, PANAKIP SA ULO. Sa mga He- 
breo, ang panakip sa ulo ay hindi isang karaniwang 
bahagi ng kasuutan. Kapag kinakailangan, maaaring 
gamitin ng karaniwang mga tao ang kanilang bala- 
bal o mahabang damit para sa layuning ito. Gayun- 
man, kadalasang nagsusuot ng palamuting putong 
ang mga lalaking may opisyal na posisyon at ang 
mga lalaki at mga babae kapag may masaya o pan- 
tanging okasyon. Tinakdaan naman ng isang parti- 
kular na kagayakan sa ulo ang mga saserdote ng Is- 
rael.--Exo 28:4, 39, 40: tingnan ang DAMIT, KORONA. 

Iba't Ibang Uri ng Putong sa Hebreong Kasu- 
latan. Sa Bibliya, ang unang binanggit na taluk- 
bong sa ulo ay ang pandong na itinakip ni Rebeka sa 
kaniyang sarili nang salubungin siya ni Isaac. (Gen 
24:65) Dito, ang salitang Hebreo na ginamit ay tsa- 
“ph”, na isinasalin sa ibang mga talata bilang “alam- 
pay.” (Gen 38:14, 19) Maliwanag na ang paglalagay 
ng “pandong" na ito ay nagpahiwatig ng pagpapasa- 
kop ni Rebeka sa kaniyang mapapangasawang si 
Isaac. 

Ang turbante (sa Heb., mits:'nepheth) ng mataas 
na saserdote ay yari sa mainam na lino, ibinabalot 
sa ulo, at may laminang ginto na nakatali sa harap 
nito sa pamamagitan ng panaling asul. (Exo 28:36- 
39; Lev 16:4) Ang pampalamuting kagayakan sa ulo 
ng mga katulong na saserdote ay 'ibinabalot” din sa 
ulo, ngunit iba namang salitang Hebreo (migh-ba- 
ah’) ang ginamit para sa kanilang putong, na nag- 
papahiwatig na iba ang hitsura nito at marahil ay 
hindi kasingrangya ng turbante ng mataas na saser- 
dote. Bukod diyan, ang kanilang kagayakan sa ulo ay 
walang laminang ginto.---Lev 8: 13. 

Binanggit ni Job ang turbante sa makasagisag na 
diwa, anupat inihalintulad niya ang kaniyang kata- 
rungan sa isang turbante. (Job 29:14, ihambing ang 
Kaw 1:9, 4:7-9.) Kung minsan ay nagsusuot din ng 
turbante ang mga babae. (Isa 3:23) Dito, ang sali- 
tang Hebreo ay tsa-niph. Ginagamit ito sa pananali- 
tang “makaharing turbante” sa Isaias 62:3, at sa Za- 
carias 3:5 naman, para sa kagayakan sa ulo ng 
mataas na saserdote. 


Tingnan ang KULAY, MGA. 


PUTONG, PANAKIP SA ULO 


Ang peer, maliwanag na kahawig ng turbante, 
ay isinusuot ng kasintahang lalaki (Isa 61:10) at na- 
ging isang sagisag ng kagalakan. (Isa 61:3, iham- 
bing ang Eze 24:17, 23.) Ginagamit din ang salitang 
ito para sa putong ng mga babae (Isa 3:20) at ng 
mga saserdote.---Eze 44: 18. 

Ang mga pamigkis sa ulo (sa Heb., shevi:sim') ay 
waring mukhang lambat. (Isa 3:18) Ang “mga pala- 
wit na turbante” (sa Heb., tevu-lim'), na inilarawan 
ni Ezekiel na nasa ulo ng mga Caldeong mandirig- 
ma, ay maaaring napakamakulay at may mga pala- 
muti.--Eze 23:14, 15. 

Ang tatlong kabataang Hebreo na kasamahan ni 
Daniel, na ipinahagis ni Nabucodonosor sa hurno, ay 
bihis na bihis noon at may suot pa ngang mga gora. 
Maaaring nakasuot sila ng mga gora bilang pahiwa- 
tig ng kanilang titulo o ranggo. Naniniwala ang ilan 
na hugis-balisungsong ang mga ito.---Dan 3:21. 

Sinauna at Makabagong mga Kagayakan sa 
Ulo. Karamihan sa mga paglalarawan sa mga 
bantayog at mga relyebe ng Ehipto, Babilonya, at 
Asirya ay nagpapakita ng mga tagpo sa digmaan at 
pangangaso, o sa maharlikang palasyo o mga tem- 
plo. Gayunman, ang mga Ehipsiyo, partikular na, ay 
may maraming pagsasalarawan ng mga manggaga- 
wang nagtatrabaho sa iba't ibang kasanayan at ha- 
napbuhay. Sa mga pagsasalarawang ito, ang mga 
hari, mga pinuno, at mga taong mahal ay nakasuot 
ng iba't ibang uri ng putong, samantalang ang kara- 
niwang mga tao ay kadalasang walang talukbong sa 
ulo, bagaman kung minsan ay mayroon silang hapit 
na kagayakan sa ulo. 

Ang isang panakip sa ulo na kahawig na kahawig 
nito at ginagamit sa Gitnang Silangan sa ngayon ay 
ang kaffiyeh, na isinusuot ng mga Bedouin. Isa itong 
kuwadradong tela na itinupi anupat ang tatlong dulo 
ay nakalaylay sa likod at mga balikat. Itinatali ito sa 
palibot ng ulo sa pamamagitan ng panali, anupat 
mukha lamang ang nakalantad upang maprotekta- 
han ang ulo at leeg sa araw at hangin. Posible na ga- 
yong talukbong sa ulo ang isinusuot noon ng mga 
Hebreo. 

Talukbong sa Ulo at ang Pagpapasakop ng 
mga Babae. Tinagubilinan ng apostol na si Pablo 
ang mga babae na maglagay ng talukbong sa ulo ka- 
pag sila'y nananalangin o nanghuhula sa kongrega- 
syong Kristiyano. Sa gayong paraan, kinikilala ng 
babae ang simulain ng pagkaulo, na nagsasabing 
ang lalaki ang ulo ng babae, si Kristo ang ulo ng la- 
laki, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Sinabi ni 
Pablo na ang mahabang buhok ng babae ay likas na 
ibinigay sa kaniya “sa halip na isang panakip sa ulo.” 
Noon ay sinusulatan ng apostol ang mga Kristiyano 
sa Corinto na naninirahan sa gitna ng mga Europeo 
at mga Semita na kumikilala sa likas na pagkakaiba 
ng mga lalaki at mga babae batay sa haba ng buhok. 


996 


Ang mga aliping babae at yaong mga nahuling na- 
kikiapid o nangangalunya ay inaahitan ng buhok sa 
ulo. Itinawag-pansin ni Pablo na ang mahabang bu- 
hok ng babae ay isang likas na katibayan ng kani- 
yang posisyon bilang babae na nasa ilalim ng pag- 
kaulo ng lalaki. Yamang nakikita ng babae ang likas 
na paalaalang ito na kailangan siyang magpasakop, 
dapat siyang maglagay ng isang talukbong sa ulo bi- 
lang “tanda ng awtoridad” sa kaniyang ulo kapag 
siya'y nananalangin o nanghuhula sa kongregasyon, 
sa gayon ay ipinakikita sa harap ng iba, pati na sa 
mga anghel, na personal niyang kinikilala ang simu- 
lain ng pagkaulo. (1Co 11:3-16) Walang alinlangan 
na ito ang kaugaliang sinusunod ng mga propetisa 
noong sinaunang mga panahon, gaya ni Debora 
(Huk 4:4) at ni Ana (Luc 2:36-38), kapag nanghuhu- 
la sila.--Tingnan ang BUHOK. 

Palamuti sa Ulo. Ang putong ay maaari ring tu- 
mukoy sa isang pabilog na palamuti sa ulo. Sa maka- 
sagisag na paraan, ang terminong Hebreo na tsephi- 
rah’ (putong) ay ginamit sa hula hinggil sa kahatulan 
ni Jehova sa Samaria, ang lunsod na kabisera ng 
Efraim, samakatuwid ay ang sampung-tribong ka- 
harian ng Israel. Noong panahong iyon ay maraming 
pulitikal na “mga lasenggo” sa Samaria, anupat la- 
sing sila dahil sa pagiging independiyente ng hila- 
gang kaharian mula sa Juda at dahil sa pulitikal na 
mga pakikipag-alyansa nito sa Sirya at sa iba pang 
mga kaaway ng kaharian ni Jehova sa Juda. (Ting- 
nan ang Isa 7:3-9.) Kung paanong nagsusuot noon 
ang mga lasenggo ng mga putong na bulaklak sa ka- 
nilang ulo kapag nag-iinuman sila, isinuot din ng Sa- 
maria ang putong ng pulitikal na kapangyarihang 
ito. Noon ay isang kagayakan iyon ng kagandahan 
subalit isa lamang lumilipas na bulaklak na maglala- 
ho. Pagkatapos nito, si Jehova ay magiging gaya ng 
korona ng kagayakan at gaya ng putong (o “diade- 
ma” ayon sa ilang salin) ng kagandahan para sa mga 
nalalabi sa kaniyang bayan.--Isa 28: 1-5. 

Ang gayunding salitang Hebreo ay masusumpu- 
ngan sa Ezekiel 7:7, 10. Ngunit sa kasong ito, hindi 
matiyak ng mga tagapagsalin kung ano ang diwa 
o pinagkakapitan ng salita. Ang isang salitang Ara- 
maiko na kahawig nito ay nangangahulugang “uma- 
ga,” at isinalin naman ito ni Lamsa sa Syriac na Pe- 
shitta bilang “bukang-liwayway,” sa halip na putong, 
o diadema. Iniuugnay ng ilang tagapagsalin (AS, AT, 
RS) ang salitang ito sa isang kaugnay na pangnga- 
lang Arabe at isinasalin nila ito bilang “kapahama- 
kan.” Palibhasa'y naniniwala ang iba na ang sali- 
tang-ugat ng salitang Hebreo ay “umikot,” isinalin 
naman nila ito bilang “pag-ikot,” na ang diwa ay ikot 
o takbo ng mga pangyayari.--JB, JP, “bilog,” Ro. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, lumilitaw sa 
Gawa 14:13 ang anyong pangmaramihan ng sali- 
tang Griego na stem ma, “putong.” Gaya ng inilala- 


997 


had doon, ang saserdote ni Zeus sa Listra ay nagdala 
ng mga toro at mga putong sa mga pintuang-daan 
ng lunsod upang maghandog ng mga hain, dahil 
inakala ng mga tao na sina Pablo at Bernabe ay mga 
diyos. Posibleng ilalagay sana ang mga putong sa ulo 
nina Pablo at Bernabe, gaya ng ginagawa noon kung 
minsan sa mga idolo, o sa mga nakikibahagi at sa 
mga hayop na ihahain. Karaniwan na, ang gayong 
mga putong ay gawa sa mga dahon na diuma- 
no'y kalugud-lugod sa diyos na sinasamba.---Gaw 
14:8-18. 


PUVA. Isang anak ni Isacar na ang pamilya ng 
mga inapo ay tinawag na mga Puniteo. (Gen 46:13, 
Bil 26:23) Ang kaniyang pangalan ay binabaybay na 
Pua sa 1 Cronica 7:1. 


PUWERSAHANG PAGTATRABAHO. Ma- 
liwanag na pangkaraniwan ang paggamit ng “pu- 
wersahang pagtatrabaho” (sa Heb., mas) noong pa- 
nahon ng Bibliya, anupat kadalasa'y ginagawang 
mga alipin ang nalupig na mga tao. (Deu 20:11, Jos 
16:10, 17:13, Es 10:1, Isa 31:8, Pan 1:1) Bilang mga 
alipin na puwersahang pinagtrabaho, ang mga Isra- 
elita, sa ilalim ng tuwirang pangangasiwa ng mga 
Ehipsiyong pinuno na naniniil sa kanila, ay nakiba- 
hagi sa pagtatayo ng mga imbakang dako ng Pitom 
at Raamses. (Exo 1:11-14) Pagkatapos nito, nang 
makapasok sila sa Lupang Pangako, sa halip na sun- 
din ang utos ni Jehova na palayasin ang lahat ng 
mga Canaanitang tumatahan sa lupain at italaga 
ang mga ito sa pagkapuksa, puwersahang pinagtra- 
baho ng mga Israelita ang mga ito bilang mga ali- 
pin. Nagkaroon ito ng masamang epekto anupat 
nagsilbing pain upang sumamba ang Israel sa hu- 
wad na mga diyos. (Jos 16:10: Huk 1:28; 2:3, 11, 12) 
Patuloy namang kinalap ni Haring Solomon ang 


QUARTO. Pagkatapos buksan “ang ikatlong ta- 
tak,” gaya ng binabanggit sa Apocalipsis 6:5, 6, 
sinasabi na kapuwa ang isang khoi'nix ng tri- 
go at tatlong khoi'ni:kes ng sebada ay ipagbibi- 
li ng isang denario. Sa pangkalahatan, naniniwala 
ang mga iskolar na ang khoinix ay mas mara- 
mi nang kaunti kaysa sa isang litro o wala pang 
isang tuyong quarto ng U.S. Yamang ang isang de- 
nario ay katumbas ng kabayaran sa maghapong 
paggawa noong panahon ni Juan (Mat 20:1-12), ang 
pagbibili ng mga butil sa gayong mga halaga ay 


QUIRINIO 


mga inapo ng mga Canaanitang ito, samakatuwid 
nga, ng mga Amorita, mga Hiteo, mga Perizita, mga 
Hivita, at mga Jebusita, para sa mapang-aliping pu- 
wersahang pagtatrabaho.---1Ha 9:20, 21. 

Kung minsan, kinukuha ang mga manggagawang 
Israelita upang matugunan ang isang dagliang pa- 
ngangailangan o upang matapos ang isang panta- 
nging proyekto na hindi maaaring maantala. Si Isa- 
car, ayon sa mga salita ng kaniyang naghihingalong 
ama na si Jacob, ay mapapasailalim sa ganitong 
uri ng puwersahang pagtatrabaho bilang isang tri- 
bo. (Gen 49:15) Tumawag naman si Solomon ng 
30,000 lalaki ng Israel para sa mga gawain sa pag- 
tatayo niya ng templo. Gayunpaman, hindi sila gi- 
nawang mga alipin, sapagkat naglilingkod sila sa ril- 
yebong 10,000 sa isang buwan sa Lebanon at sa 
gayo'y nakagugugol sila ng dalawang buwan sa ka- 
nilang tahanan at isang buwan naman sa gawain. 
Ngunit waring namuo ang matinding hinanakit sa 
pagtawag ng mga Israelita para sa puwersahang 
pagtatrabaho. Nang hindi sumang-ayon si Rehobo- 
am na pagaanin ang mabigat na pamatok na pina- 
pasan ng Israel sa ilalim ng pamamahala ni Solomon 
at pagkatapos nito ay isinugo niya sa kanila si Ado- 
ram (Hadoram, Adoniram), binato ng mga Israelita 
si Adoram, na malamang ay matanda na noon, ya- 
mang nagsimula siyang maglingkod bilang tagapa- 
ngasiwa niyaong mga tinawag upang magtrabaho 
noon pang panahon ni David.---2Sa 20:24, 1Ha 4:6, 
5:13, 14: 12:14, 18; 2Cr 10:18. 

Dahil sa katamaran, madaling mababaon sa utang 
ang isang Israelita at sa kalaunan ay mapipilitan 
siyang ipagbili ang kaniyang mana at pati ang kani- 
yang sarili sa pagkaalipin. Kaya naman may kawika- 
an: “Ang kamay na makupad ay mauukol sa puwer- 
sahang pagtatrabaho.”--Kaw 12:24. 

Tingnan ang SAPILITANG PAGLILINGKOD. 


mangangahulugan ng mga kalagayan ng taggu- 
tom. 


QUIRINIO. Romanong gobernador ng Sirya no- 
ong panahon ng “pagpaparehistrong” ipinag-utos ni 
Cesar Augusto na naging dahilan ng pagkakapanga- 
nak kay Jesus sa Betlehem. (Luc 2:1, 2) Ang kani- 
yang buong pangalan ay Publio Sulpicio Quirinio. 
Sa Chronographus Anni CCCLIII, isang talaan ng 
mga Romanong konsul, ay lumilitaw ang panga- 
lan ni Quirinio sa 12 B.C.E. kasama niyaong kay 
Messala. (Chronica Minora, inedit ni T. Mommsen, 


QUIRINIO 


Munich, 1981, Tomo I, p. 56) Isinasalaysay sa maik- 
li ng Romanong istoryador na si Tacitus ang kasay- 
sayan ni Quirinio na sinasabi: “[Siya ay] nagmula sa 
munisipalidad ng Lanuvium---walang mga koneksi- 
yon, ngunit bilang isang matapang na kawal at 
isang aktibong lingkod ay nawagi niya ang isang 
konsulada sa ilalim ng pamumuno ng ginawang- 
diyos na si Augusto, at hindi nagtagal, sa pamama- 
gitan ng pagbihag sa mga moog ng mga Homona- 
densiano sa ibayo ng hanggahan ng Cilicia, natamo 
niya ang sagisag ng tagumpay .. . , tagapayo ni 
Gayo Cesar noong panahon ng pangunguna nito sa 
Armenia.” (The Annals, III, xwu) Namatay siya no- 
ong 21 C.E. 

Hindi nabanggit ni Tacitus ang kaugnayan ni Qui- 
rinio sa Sirya. Inilalahad ng Judiong istoryador na si 
Josephus ang atas ni Quirinio sa Sirya bilang gober- 
nador kaugnay ng kasabay na pagkakaatas kay Co- 
ponius bilang tagapamahalang Romano ng Judea. 
Ang sabi niya: “Si Quirinio, isang Romanong sena- 
dor na dumaan sa lahat ng pagiging mahistrado 
hanggang sa pagiging isang konsul at isang lalaki na 
lubhang tanyag sa iba pang mga bagay, ay duma- 
ting sa Sirya, ipinadala ni Cesar upang maging go- 
bernador ng bansa at upang gumawa ng pagtasa sa 
kanilang ari-arian. Si Coponius, isang lalaki na may 
ranggo ng kabalyero, ay isinugong kasama niya 
upang mamahala sa mga Judio taglay ang lubos na 
awtoridad.” Nagpatuloy si Josephus sa paglalahad 
na dumating si Quirinio sa Judea, kung saan pinaa- 
bot ang kaniyang awtoridad, at nag-utos ng pagbu- 
buwis doon. Nagdulot ito ng labis na hinanakit at 
isang di-matagumpay na paghihimagsik na pina- 
ngunahan ni “Hudas, isang Gaulanita.” (Jewish An- 
tiquities, XVIII, 1, 2, 3, 4 [i, 1]) Maliwanag na ito ang 
paghihimagsik na tinukoy ni Lucas sa Gawa 5:37. 
Ayon sa ulat ni Josephus, naganap ito noong “ikatat- 
lumpu't pitong taon pagkaraang talunin ni Cesar si 
Antony sa Actium.” (Jewish Antiquities, XVIII, 26 
[li, 1]) Ipinahihiwatig nito na si Quirinio ang gober- 
nador ng Sirya noong 6 C.E. 

Sa loob ng mahabang panahon, ito lamang ang 
pagkagobernador sa Sirya ni Quirinio na binig- 
yang-katiyakan ng sekular na kasaysayan. Gayun- 
man, noong taong 1764, nasumpungan sa Roma 
ang isang inskripsiyon na nakilala bilang ang Lapis 
Tiburtinus, na bagaman hindi nagbibigay ng pa- 
ngalan, ay naglalaman ng impormasyon na kiniki- 
lala ng karamihan sa mga iskolar na maaaring 
kumapit lamang kay Quirinio. (Corpus Inscriptio- 
num Latinarum, inedit ni H. Dessau, Berlin, 1887, 
Tomo 14, p. 397, Blg. 3613) Naglalaman ito ng ka- 
pahayagan na nang patungo siya sa Sirya, siya 
ay naging gobernador (o, emisaryo) sa “ikalawang 
pagkakataon." Salig sa mga inskripsiyong natagpu- 


998 


an sa Antioquia na naglalaman ng pangalan ni 
Quirinio, kinikilala ng maraming istoryador na si 
Quirinio ay gobernador din ng Sirya noong yug- 
tong B.C.E. 

Gayunman, hindi nila matiyak kung kanino tu- 
tugma si Quirinio sa mga gobernador ng Sirya na 
sekular na nakaulat. Itinatala ni Josephus si Quinti- 
lius Varus bilang gobernador ng Sirya noong pana- 
hon ng, at pagkatapos ng, kamatayan ni Herodes na 
Dakila. (Jewish Antiquities, XVII, 89 [v, 2]: XVII, 
221 fix, 3]) Tinutukoy rin ni Tacitus si Varus bilang 
gobernador noong panahon ng kamatayan ni Hero- 
des. (The Histories, V, 1x) Sinasabi ni Josephus na 
ang hinalinhan ni Varus ay si Saturninus (C. Sentius 
Saturninus). 

Dahil sa katibayan ng isang mas naunang pagka- 
gobernador ni Quirinio, iminumungkahi ng mara- 
ming iskolar ang mga taong 3-2 B.C.E. para sa kani- 
yang pagkagobernador. Bagaman ang mga petsang 
ito ay angkop na tutugma sa ulat ng Bibliya, ang ba- 
tayan ng mga iskolar sa pagpili sa mga iyon ay mali. 
Samakatuwid nga, itinala nila si Quirinio bilang go- 
bernador noong mga taong iyon dahil inilagay nila 
ang kaniyang pamamahala pagkaraan niyaong kay 
Varus at sa gayon ay pagkaraan ng kamatayan ni 
Herodes na Dakila, na para rito ay ginagamit nila 
ang popular ngunit maling petsa na 4 B.C.E. (Ting- 
nan ang HERODES Blg. 1 [Petsa ng Kaniyang Kama- 
tayan]; KRONOLOHIYA.) (Sa dahilan ding ito, samaka- 
tuwid nga, ang paggamit nila ng di-napatunayang 
petsa na 4 B.C.E. para sa kamatayan ni Herodes, ini- 
lalagay nila ang pagkagobernador ni Varus mula 
noong 6 hanggang 4 B.C.E.: gayunman, ang haba 
ng kaniyang pamamahala ay pala-palagay lamang, 
yamang hindi binanggit ni Josephus ang petsa ng 
pagsisimula o ng pagtatapos nito.) Ang pinakamati- 
bay na ebidensiya ay tumutukoy sa 2 B.C.E. bilang 
kapanganakan ni Jesus. Kaya malamang na ang ta- 
Ong ito o bahagi nito ay saklaw ng panahon ng pag- 
kagobernador ni Quirinio. 

Itinatawag-pansin ng ilang iskolar ang bagay na 
ang terminong ginamit ni Lucas, at kadalasang isina- 
saling “gobernador,” ay he:ge:mon'. Ang terminong 
Griegong ito ay ginagamit upang ilarawan ang Ro- 
manong mga emisaryo, mga prokurador, at mga pro- 
consul, at may saligang kahulugan na isang “lider” 
o “mataas na opisyal na tagapagpatupad.” Samakatu- 
wid, iminumungkahi ng ilan na noong panahong ti- 
nutukoy ni Lucas bilang ang ‘unang pagpaparehistro,” 
naglingkod si Quirinio sa Sirya bilang isang panta- 
nging emisaryo ng emperador anupat may pambihi- 
rang mga kapangyarihan. Ang isang salik na maaa- 
ring tumulong sa pag-unawa sa bagay na ito ay ang 
malinaw na pagtukoy ni Josephus sa tambalang pa- 
mamahala ng Sirya, yamang sa kaniyang ulat ay 


999 


binabanggit niya ang dalawang tao, sina Saturninus 
at Volumnius, na magkasabay na naglilingkod bilang 
“mga gobernador ng Sirya.” (Jewish Antiquities, XVI, 
277, 280 [ix, 1]; XVI, 344 [x, 8]) Kaya, kung tama si 
Josephus sa kaniyang pagtatala kina Saturninus at 
Varus bilang magkasunod na mga pangulo ng Sirya, 
posibleng naglingkod si Quirinio na kasabay alinman 
ni Saturninus (gaya ng ginawa ni Volumnius) o ni Va- 
rus bago mamatay si Herodes (na malamang na 
nangyari noong 1 B.C.E.). Inihaharap ng The New 
Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge 
ang pangmalas na ito: “Tumayo si Quirinio sa eksak- 
tong kinatatayuan ni Varus, ang gobernador ng Sir- 
ya, gaya ng ginawa ni Vespasian kay Mucianus nang 
maglaon. Pinangasiwaan ni Vespasian ang digmaan 
sa Palestina habang si Mucianus ang gobernador ng 
Sirya, at si Vespasian ang legatus Augusti, anupat ha- 
wak ang gayundin mismong titulo at teknikal na 
ranggo na gaya ng kay Mucianus.”---1957, Tomo IX, 
p. 375, 376. 

Isang inskripsiyong natagpuan sa Venice (Lapis 
Venetus) ang tumutukoy sa isang sensus na pina- 
ngasiwaan ni Quirinio sa Sirya. Gayunman, walang 
paraan upang matiyak kung ito ay noong kaniyang 
nauna o kaya ay huling pagkagobernador.---Corpus 
Inscriptionum Latinarum, inedit nina T. Mommsen, 
O. Hirschfeld, at A. Domaszewski, 1902, Tomo 3, 
p. 1222, Blg. 6687. 


R 


RAAMA. Isang anak na lalaki ng panganay ni 
Ham, si Cus, at kapatid ni Nimrod. Si Raama at ang 
kaniyang dalawang anak na lalaki na sina Sheba at 
Dedan ang pinagmulan ng tatlo sa 70 pamilyang 
nabuhay pagkaraan ng Baha. (Gen 10:6-8, 1Cr 1:9) 
Pagkalipas ng maraming siglo, ang mga inapo ng 
tribo nina Raama, Dedan, at Sheba ay pawang na- 
kipagkalakalan sa Tiro. (Eze 27:20, 22) Hindi mati- 
yak kung saan nanirahan ang tribong nagmula kay 
Raama, ngunit ito'y malamang na sa lunsod ng Ra- 
ama na malapit sa Ma'in sa TK Arabia. 


RAAMIAS [Si Jehova ay Nagpakulog: Pagda- 
luyong ni Jehova]. Isa na bumalik sa Jerusalem ka- 
sama ni Zerubabel. Ang pangalang ito ay isa pang 
anyo ng Reelaias.---Ne 7:7: Ezr 2:2. 


RAAMSES, RAMESES [mula sa Ehipsiyo, 
nangangahulugang “Inianak Siya ni Ra [ang diyos- 
araw]”]. Nang lumipat ang pamilya ni Jacob sa 
Ehipto, inatasan silang manirahan “sa lupain ng 


RAAMSES, RAMESES 


Ang napatunayang katumpakan ni Lucas sa ma- 
kasaysayang mga bagay ay naglalaan ng matibay 
na dahilan upang tanggapin na makatotohanan 
ang kaniyang pagtukoy kay Quirinio bilang gober- 
nador ng Sirya noong panahon ng kapanganakan 
ni Jesus. Maaalaala natin na si Josephus, halos ang 
tanging mapagkukunan ng impormasyon maliban 
sa Bibliya, ay ipinanganak lamang noong 37 C.E., 
samakatuwid ay halos apat na dekada pagkaraan 
ng kapanganakan ni Jesus. Sa kabilang dako na- 
man, si Lucas ay isa nang manggagamot na nag- 
lalakbay kasama ng apostol na si Pablo pagsapit ng 
mga 49 C.E. nang si Josephus ay isa pa lamang 
bata na 12 taong gulang. Sa kanilang dalawa, si Lu- 
cas, maging sa pangkaraniwang mga kadahilanan, 
ang mas malamang na pagmumulan ng maaasa- 
hang impormasyon tungkol sa pagkagobernador 
ng Sirya bago ang kapanganakan ni Jesus. Itina- 
wag-pansin ni Justin Martyr, isang Palestino na 
nabuhay noong ikalawang siglo C.E., ang mga re- 
kord ng Roma bilang patotoo ng katumpakan ni 
Lucas may kinalaman sa pagkagobernador ni Qui- 
rinio noong panahon ng kapanganakan ni Jesus. 
(A Catholic Commentary on Holy Scripture, inedit 
ni B. Orchard, 1953, p. 943) Walang katibayan na 
hinamon ng sinaunang mga istoryador, maging ng 
sinaunang mga kritiko gaya ni Celsus, ang ulat ni 
Lucas. 


Rameses.” (Gen 47:11) Yamang sa ibang bahagi ng 
Kasulatan ay tinutukoy na naninirahan sila sa lu- 
pain ng Gosen, lumilitaw na ang Rameses ay alin- 
man sa isang distrito sa loob ng Gosen o isa pang 
pangalan ng Gosen. (Gen 47:6) Nang maglaon, ang 
mga Israelita ay inalipin at ginamit sa pagtatayo ng 
mga lunsod “bilang mga imbakang dako para kay 
Paraon, samakatuwid ay ang Pitom at ang Raam- 
ses [ang paglalagay ng tuldok-patinig dito ay ba- 
hagyang naiiba sa “Rameses"].” (Exo 1:11) Iminu- 
mungkahi ng maraming iskolar na ang Raamses ay 
ipinangalan sa distrito ng Rameses na ipinapalagay 
nilang kinaroroonan nito. 

Nang magsimula ang Pag-alis mula sa Ehipto, iti- 
natala ang Rameses bilang ang pinagmulang dako. 
Ipinapalagay ng karamihan sa mga iskolar na ang 
tinutukoy rito ay ang lunsod, marahil ang kani- 
lang tagpuan kung saan nagtipon ang mga Israeli- 
ta mula sa iba't ibang bahagi ng Gosen. Ngunit 
ang Rameses ay maaaring tumutukoy rito sa isang 


RABA 


distrito, at maaaring ang mga Israelita ay lumisan 
mula sa lahat ng bahagi ng distrito at nagtipon sa 
Sucot bilang ang dakong tagpuan.--Exo 12:37: Bil 
33:3-5. 

Ang eksaktong lokasyon ng pinagmulang da- 
kong ito, kung isang lunsod ang tinutukoy sa halip 
na isang distrito, ay napakahirap matiyak. Iniuug- 
nay ng makabagong mga iskolar ang Rameses 
sa lunsod na tinatawag na Per-Ramses (Bahay ni 
Ramses) sa mga rekord ng Ehipto, anupat sinasabi 
ng ilan na nasa San el-Hagar sa HS sulok ng Delta, 
at sinasabi naman ng iba na nasa Qantir, mga 
20 km (12 mi) sa gawing timog. Ngunit ang pag- 
tukoy na ito ay batay sa teoriya na si Ramses II ang 
Paraon noong panahon ng Pag-alis. Ang teoriyang 
ito ay nakasalig naman sa mga inskripsiyon ni 
Ramses II na nagsasaad na inaangkin niyang itina- 
yo niya ang lunsod na nagtataglay ng kaniyang pa- 
ngalan (Per-Ramses), anupat gumamit ng mga 
alipin para sa pagtatrabaho. Gayunman, walang 
gaanong saligan upang maniwalang si Ramses II 
ang tagapamahala noong panahon ng Pag-alis, ya- 
mang mahirap mangyari na mas maaga pa ang 
kaniyang pamamahala kaysa sa ika-13 siglo B.C.E., 
o sa pagitan ng 200 at ng 300 taon pagkaraan ng 
Pag-alis (1513 B.C.E.). Ang Raamses sa Bibliya ay 
sinimulang itayo bago ipanganak si Moises, sama- 
katuwid ay mahigit na 80 taon bago ang Pag-alis. 
(Exo 1:11, 15, 16, 22, 2:1-3) Karagdagan pa, pinani- 
niwalaan na ang Per-Ramses ang kabiserang lun- 
sod noong panahon ni Ramses Il, samantalang ang 
Raamses sa Bibliya ay isang “imbakang dako" la- 
mang. Karaniwang tinatanggap na si Ramses II ay 
talagang nang-angkin ng ilang naisagawa ng kani- 
yang mga hinalinhan, at dahil dito ay posible na 
ang pinakamalaki nang nagawa niya ay ang mu- 
ling pagtatayo o pagpapalaki ng Per-Ramses. Sa 
katapus-tapusan, ang pangalang Rameses ay mali- 
wanag na ginagamit na noon pa mang panahon ni 
Jose (noong ika-18 siglo B.C.E.): kaya walang dahi- 
lan upang ipalagay na ang paggamit dito (sa an- 
yong Raamses) bilang pangalan ng isang lunsod 
ay noon lamang panahon ni Ramses II. (Gen 47:11) 
Dahil din sa mismong kahulugan nito, malamang 
na ito ay popular sa mga Ehipsiyo mula pa noong 
unang mga panahon. Nang maghari si Ramses II 
ay marami nang bayan ang may gayong panga- 
lan. Sinabi ni D. B. Redford: “Ang Raamses sa Bibli- 
ya at ang kabiserang Pr R-ms-sw [Per-Ramses], 
maliban sa personal na pangalan, ay waring wa- 
lang anumang pagkakatulad. Dahil sa lubusang ka- 
walan ng nagpapatunay na katibayan, talagang 
kinakailangang mag-ingat sa pag-uugnay sa dala- 
wang iyon.”--Vetus Testamentum, Leiden, 1963, 
p. 410. 


1000 


Dahil sa kawalan ng mapananaligang imporma- 
syon, masasabi lamang na ang Rameses ay mala- 
mang na di-kalayuan sa kabisera ng Ehipto noong 
panahon ng Pag-alis. Kasuwato nito magiging posi- 
ble na si Moises ay nasa palasyo ni Paraon noong 
gabi ng ikasampung salot at bago nagwakas ang 
sumunod na araw ay nasimulan niyang akayin ang 
bayan ng Israel sa kanilang paghayo mula sa Ehip- 
to. (Exo 12:31-42: Bil 33:1-5) Kung ang kabisera 
noon ay nasa Memfis, isang lunsod na may gayong 
katayuan sa loob ng maraming siglo, ipaliliwanag 
nito ang tradisyong Judio na ang paghayo noong 
panahon ng Pag-alis (na sa Rameses ang pasimula) 
ay nagsimula sa kapaligiran ng Memfis.--Iham- 
bing ang Jewish Antiquities, Il, 315 (xv, 1), na tu- 
mutukoy sa Letopolis, isang lokasyon na malapit sa 
Memfis. 


RABA  [Marami: Sagana]. 

1. Isang lunsod sa K dulo ng sinaunang kahari- 
an ng Ammon matapos makuha ng mga Amorita 
ang ilang bahagi ng teritoryo nito. Ang Raba ang 
tanging lunsod ng kahariang Ammonita na bi- 
nanggit sa ulat ng Bibliya, kaya ipinapalagay na ito 
ang dating kabisera. Ito ay mga 37 km (23 mi) 
sa S ng Jordan. Ang lunsod ay nasa isang sangang- 
ilog ng mataas na Jabok anupat nakinabang ito sa 
katabaan ng rehiyong iyon. Gayundin, isa itong 
mahalagang kawing sa ruta ng kalakalan sa pagi- 
tan ng Damasco at Arabia. 

Unang binanggit sa Bibliya ang “Raba ng mga 
anak ni Ammon” (Rab:bath” beneh’ “Am:mohn') 
bilang ang lokasyon ng bakal na langkayan ni 
Og na hari ng Basan. (Deu 3:11) Nang dumating 
ang mga Israelita sa Lupang Pangako, tumanggap 
ang tribo ni Gad ng lupaing Amorita (waring da- 
ting sakop ng Ammon) “hanggang sa Aroer, na 
nasa tapat ng [marahil ay sa dakong HS ng] Raba.” 
--Jos 13:25. 

Nabihag ni David. Muling binanggit ang lun- 
sod na ito may kaugnayan sa digmaang ibinunga 
ng pag-abuso ni Haring Hanun ng Ammon sa mga 
mensahero ni David. (2Sa 10:1-19, 1Cr 19:1-19) Na- 
kipaglaban si Joab at ang kaniyang mga hukbo 
sa mga Siryanong inupahan ng mga Ammonita, 
habang ang mga Israelita sa pangunguna ni Abisai 
ay umahon laban sa mga Ammonita “sa pasukan 
ng lunsod,” maliwanag na sa Raba. (1Cr 19:9) Nang 
matalo ang mga Siryano, umurong ang mga Am- 
monita pabalik sa lunsod. Nang sumunod na tagsi- 
bol ay kinubkob ni Joab at ng kaniyang hukbo ang 
Raba. Noong panahon ng kampanyang ito nagkasa- 
la si David sa Jerusalem may kinalaman kay Bat- 
sheba. Pinabalik ng hari ang asawa nitong si Uria 
na Hiteo sa pagbabaka, at ayon sa mga tagubilin ni 
David, inilagay si Uria sa unahan ng labanan. Nang 


Mga guho sa “Amman kung saan dating itinayo 
ang sinaunang Raba ng Ammon, at nang 
maglaon, ang Filadelfia ng Decapolis 


lumabas sa pakikipagbaka ang ilang Ammonita 
mula sa Raba, napakalapit ni Uria sa labanan anu- 
pat napatay siya ng isang mamamana na nasa pa- 
der.---2Sa 11:1-25; 1Cr 20:1. 

Sa kalaunan ay nagtagumpay si Joab sa pakiki- 
paglaban sa Raba hanggang sa mabihag na niya 
“ang lunsod ng mga tubig.” (2Sa 12:27) Waring 
isang bahagi lamang ng lunsod ang nabihag ni 
Joab sapagkat matapos niyang ipabatid kay David 
ang kalagayan ng pagbabaka, sinabi niya sa hari na 
pumaroon upang tapusin ang labanan at sa gayon 
ay mapasa kay David ang kapurihan sa pagbihag sa 
Raba. Ang pananalitang “lunsod ng mga tubig” ay 
maaaring tumutukoy sa isang bahagi ng pampang 
ng ilog, na naiiba sa iba pang bahagi ng lunsod, 
o maaaring nangangahulugan ito na nakontrol niya 
ang pangunahing suplay ng tubig sa lunsod.---2Sa 
12:26-28. 

Dumating si David at nilubos ang pagbihag sa 
Raba, at “ang samsam sa lunsod na inilabas niya ay 
napakarami.” (2Sa 12:29-31, 1Cr 20:2, 3) Nang ban- 
dang huli ay muling naging independiyente ang 
mga Ammonita. Noong ikasiyam na siglo B.C.E., 
inihula ni Amos ang hatol laban sa mga Ammoni- 
ta at espesipiko niyang binanggit na susunugin ang 
Raba. (Am 1:13, 14) Kapuwa si Jeremias at si Eze- 
kiel ay bumigkas din ng mga mensahe laban sa 
Raba. Gaya ng ipinakikita sa artikulong AMMONITA, 
MGA, maliwanag na natupad ang mga hulang ito 
noong panahon ni Nabucodonosor.--Jer 49:2, 3; 
Eze 21:19-23, 25:5. 

Noong ikatlong siglo B.C.E., muling itinayo ni 
Ptolemy Philadelphus ang Raba at ang pangalan ng 


lunsod ay pinalitan niya ng Filadelfia. Nang magla- 
on ay ibinilang ito sa mga lunsod ng Decapolis at 
lumilitaw na ito'y naging maunlad at matatag. Ang 
makabagong lunsod ng “Amman ay matatagpuan 
dito, at marami ritong sinaunang mga guho, kabi- 
lang na ang isang napakalaking ampiteatro, ngunit 
karamihan sa mga ito ay mula pa noong mga pana- 
hong Romano. 

2. Isa sa mga lunsod na ibinigay sa tribo ni Juda 
bilang bahagi ng teritoryo nito. Hindi alam ang ek- 
saktong lokasyon ng Raba. Sa Josue 15:60, nakata- 
la ito kasama ng Kiriat-jearim, na nasa maburol na 
lupain ng Juda at 13 km (8 mi) sa KHK ng Jerusa- 
lem. 


RABBI. Ang katawagang “Rabbi” ay ginamit sa 
tunay na diwa bilang “guro.” (Ju 1:38) Ngunit sa 
gitna ng mga Judio, nang malapit nang ipanga- 
nak si Jesus, ginamit din ito bilang isang anyo 
ng pagtawag at bilang isang titulo ng paggalang 
at karangalan na nangangahulugang “aking kada- 
kilaan, aking kamahalan.” Iginiit ng ilang may- 
pinag-aralang mga lalaki mga eskriba, at mga 
guro ng Kautusan na tawagin sila sa titulong ito. 
Nalulugod silang matawag na “Rabbi” bilang isang 
titulong pandangal. Hinatulan ni Jesu-Kristo ang 
gayong paghahangad ng mga titulo at iniutos niya 
sa kaniyang mga tagasunod na huwag silang pata- 
wag na “Rabbi,” yamang siya ang kanilang guro. 
--Mat 23:6-8. 

Sa Bibliya, ang terminong “Rabbi” ay ginamit la- 
mang sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Labin- 
dalawang ulit itong ginamit may kaugnayan kay 
Jesus, sa tunay na diwa ng isang “Guro”: ginamit 
ito nang makalawang ulit ni Pedro (Mar 9:5, 11:21), 
nang minsan ng dalawang alagad ni Juan (Ju 1:38), 


RABBONI 


nang minsan ni Natanael (Ju 1:49), nang minsan ni 
Nicodemo (Ju 3:2), nang tatlong ulit ng mga alagad 
ni Jesus na hindi binabanggit ang mga pangalan 
(Ju 4:31, 9:2, 11:8), nang minsan ng mga pulu- 
tong (Ju 6:25), at nang dalawang ulit ni Hudas 
(inulit ang isang pangyayari) (Mat 26:25, 49: Mar 
14:45). Tinawag ni Maria Magdalena si Jesus bilang 
“Rabboni” (Aking Guro), gayundin ng isang lala- 
king bulag na pinagaling niya. Ang panghalip pa- 
nao na “aking” ay isang hulapi rito, ngunit dahil sa 
paggamit ay waring nawala na ang kahulugan nito, 
gaya sa Monsieur, na orihinal na nangangahulu- 
gang “aking panginoon.” (Ju 20:16, Mar 10:51) Si 
Juan na Tagapagbautismo ay minsang tinawag na 
Rabbi.--Ju 3:26. 


RABBONI. Isang salitang Semitiko na nanga- 
ngahulugang “Aking Guro.” (Mar 10:51) Maaaring 
ang “Rabboni” ay isang mas magalang na anyo 
kaysa sa “Rabbi,” na isang titulong katawagan na 
nangangahulugang “Guro,” o maaaring higit itong 
nagbabadya ng personal na init ng damdamin. (Ju 
1:38) Gayunman, nang sumulat si Juan, marahil ay 
nawala na sa salitang ito ang pantanging kahulu- 
gan ng unang panauhang hulapi (i) sa titulo, ya- 
mang isinalin ito ni Juan bilang nangangahulugan 
lamang ng “Guro."--Ju 20:16. 


RABIT [Karamihan; Kasaganaan]. Ayon sa teks- 
tong Masoretiko, isang lugar sa hangganan ng Isa- 
car. (Jos 19:17, 18, 20) Ipinapalagay na ito rin ang 
Daberat, na sinasabing ang Khirbet Dabura (Hor- 
vat Devora). (Jos 19:12) Ang pangmalas na ito 
ay waring sinusuportahan ng Vatican Manuscript 
No. 1209, ng ikaapat na siglo C.E., yamang Dabi- 
ron ang mababasa roon sa halip na “Rabit.”---Ting- 
nan ang DABERAT. 


RABMAG. Ang titulo ng isang pangunahing 
opisyal ng Imperyo ng Babilonya nang panahong 
wasakin ang Jerusalem noong 607 B.C.E. Ang titu- 
long ito ay nakilala sa nahukay na mga inskripsi- 
yon. Si Nergal-sarezer na Rabmag ang isa sa mga 
lalaki na nasa pantanging tribunal ng matataas na 
Babilonyong prinsipe na umupo upang humatol sa 
Gitnang Pintuang-daan ng Jerusalem pagkatapos 
na bumagsak ang lunsod sa kamay ni Nabucodono- 
sor at binabanggit siya may kaugnayan sa pagpa- 
palaya kay Jeremias upang pumaroon ito kay Ge- 
dalias.--Jer 39:3, 13, 14. 


RABSARIS [Punong Opisyal ng Korte]. Ang 
titulo ng punong opisyal ng korte sa mga pa- 
mahalaan ng Asirya at Babilonya. Ang Rabsa- 
ris ay isang miyembro ng komite na binubuo ng 
tatlong matataas na dignitaryo ng Asirya na isinu- 
go ng hari ng Asirya upang hingin ang pagsuko 


1002 


ng Jerusalem noong panahon ni Haring Hezekias. 
--2Ha 18:17. 

Nang bumagsak ang Jerusalem noong 607 B.C.E., 
ang Rabsaris ay isa sa mga opisyal na Babilonyo na 
kumontrol sa lunsod para kay Nabucodonosor, at 
binabanggit na si Nebusazban ang Rabsaris noong 
tagubilinan si Jeremias na tumahang kasama ni 
Gedalias. (Jer 39:3, 13, 14: 40:1-5) May nahukay na 
mga inskripsiyon na nagtataglay ng titulong ito. 
- Bulletin of the Israel Exploration Society, Jerusa- 
lem, 1967, Tomo XXXI, p. 77: Le palais royal dA Uga- 
rit, III, Paris, 1955, Blg. 16:162, p. 126. 


RABSASES [mula sa wikang Akkadiano, ma- 
lamang na nangangahulugang “Punong Katiwala 
ng Kopa"]. Ang titulo ng isang pangunahing opisyal 
na Asiryano. (2Ha 18:17) Ganito ang sabi ng ins- 
kripsiyon sa isang gusali ng Asiryanong hari na 
si Tiglat-Pileser III: “Nagsugo ako ng isang opi- 
syal ko, ang rabsaq, sa Tiro.” Gayundin, sa isang 
tapyas sa British Museum, isang inskripsiyon ni 
Haring Ashurbanipal ang nagsasabi: “Ipinag-utos 
ko na idagdag sa aking naunang mga puwersa 
(sa Ehipto para sa pakikipagbaka) ang rabsaq na 
opisyal.”--Ancient Near Fastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 282, 296. 

Samantalang kinukubkob ni Senakerib, na hari 
ng Asirya, ang tanggulan ng Lakis sa Juda, nagsu- 
go siya ng isang makapal na hukbong militar sa 
Jerusalem sa ilalim ng Tartan, ang punong ku- 
mandante, kasama ng dalawa pang matataas na 
opisyal, ang Rabsaris at ang Rabsases. (2Ha 18:17: 
makikita rin sa Isa kab 36, 37 ang buong ulat.) Sa 
tatlong matataas na Asiryanong opisyal na ito, ang 
Rabsases ang naging punong tagapagsalita upang 
pilitin si Haring Hezekias na makipagkasundong 
sumuko. (2Ha 18:19-25) Tumayo ang tatlong ito sa 
may padaluyan ng mataas na tipunang-tubig. Ang 
Rabsases na ito, na hindi binanggit ang pangalan, 
ay matatas magsalita ng Hebreo at ng Siryano. Su- 
migaw siya sa wikang Hebreo kay Haring Hezekias, 
ngunit tatlo sa mga opisyal ni Hezekias ang luma- 
bas upang salubungin siya. Hiniling ng mga opi- 
syal ni Haring Hezekias sa Rabsases na magsalita 
siya sa kanila sa wikang Siryano sa halip na sa wika 
ng mga Judio sapagkat nakikinig ang karaniwang 
mga tao na nasa pader. (2Ha 18:26, 27) Ngunit bi- 
lang propagandista, angkop na angkop sa layunin 
ng Rabsases ang situwasyong ito. Nais niyang ma- 
rinig ng mga tao ang sinasabi niya upang manghi- 
na ang loob nila. Sa pamamagitan ng mga salitang 
nananakot, ng mga bulaang pangako at mga kasi- 
nungalingan, ng pandurusta, at ng panunuya kay 
Jehova, lalo pang nilakasan ng Rabsases ang pag- 
sasalita niya sa wikang Hebreo, anupat kinukum- 
binsi ang mga tao na magtaksil kay Haring He- 


1003 


zekias sa pamamagitan ng pagsuko sa hukbong 
Asiryano. (2Ha 18:28-35) Gayunpaman, nanatiling 
matapat kay Hezekias ang taong-bayan ng Jerusa- 
lem.---2Ha 18:36. 

Inilapit ni Hezekias kay Jehova sa panalangin ang 
mapanuyang mga salita ng Rabsases, at isang de- 
legasyon ang isinugo sa propetang si Isaias upang 
malaman ang tugon ni Jehova. (2Ha 18:37: 19:1-7) 
Samantala, agad na umalis ang Rabsases nang ma- 
rinig niyang nilisan na ng hari ng Asirya ang Lakis 
at nakikipagbaka ito laban sa Libna. Bagaman nasa 
malayo, ipinagpatuloy pa rin ni Senakerib ang ka- 
niyang kampanya ng propaganda laban kay Heze- 
kias at nagsugo siya sa Jerusalem ng mga mensa- 
hero na may dalang mga liham na patuloy na 
nanunuya at mahigpit na nagbabanta upang ma- 
pasuko si Hezekias. (2Ha 19:8-13) Dinala ni Ha- 
ring Hezekias ang mga liham sa templo ng Jerusa- 
lem at inilatag niya ang mga iyon sa harap ni 
Jehova kasabay ng marubdob na panalangin na tu- 
lungan sila. (2Ha 19:14-19) Sa pamamagitan ng 
propetang si Isaias, sumagot si Jehova sa pagsasa- 
bing ang hari ng Asirya ay ‘hindi papasok sa lun- 
sod na ito ni magpapahilagpos man siya roon ng 
palaso ni haharapin man iyon nang may kalasag ni 
magtitindig man ng muralyang pangubkob laban 
doon. Sa daan na kaniyang pinanggalingan, siya ay 
babalik, at sa lunsod na ito ay hindi siya papasok, 
ang sabi ni Jehova.’ (2Ha 19:32, 33) Nang gabing 
iyon, sinaktan at pinatay ng anghel ni Jehova ang 
185,000 kawal ng mga Asiryano. Dahil sa di-inaa- 
sahan at matinding dagok na ito, kaagad na umu- 
rong si Senakerib na hari ng Asirya at bumalik sa 
Nineve, ang kabisera ng Asirya, kung saan pinas- 
lang siya pagkalipas ng ilang panahon. (2Ha 19:35- 
37) Bilang isang mapamusong na manunuya ng 
Diyos na buhay na si Jehova, ang mga pagsisikap 
ng Rabsases ay nawalan ng saysay. 


RACAL. Isa sa mga lugar na pinadalhan ni Da- 
vid ng mga samsam mula sa kaniyang pakikipag- 
digma sa mga Amalekita. (1Sa 30:18, 26, 29) Ang 
Griegong Septuagint ay kababasahan ng “Carmel” 
sa halip na Racal, at naniniwala ang ilang iskolar na 
ito ang orihinal na mababasa sa teksto. 


RADAI. Ikalimang binanggit na anak ni Jesse: 
isang nakatatandang kapatid ni David sa tribo ni 
Juda.--1Cr 2:13-15. 


RAHAB. 


1. [sa Heb., Ra-chav, posible, Malawak, Malu- 
wang]. Isang patutot ng Jerico na naging mana- 
namba ni Jehova. Noong tagsibol ng 1473 B.C.E., 
dalawang tiktik na Israelita ang pumasok sa Jerico 
at nanuluyan sa tahanan ni Rahab. (Jos 2:1) Hindi 
sinabi kung gaano sila katagal namalagi roon, ngu- 


RAHAB 


nit ang Jerico ay hindi gaanong malaki para ma- 
ngailangan sila ng mahabang panahon upang ma- 
tiktikan iyon. 

Ipinapalagay ng ilan, lalo na ng mga tradisyona- 
listang Judio, na si Rahab ay hindi talaga isang pa- 
tutot sa karaniwang diwa ng salitang ito, ngunit 
waring wala itong matibay na saligan. Ang sali- 
tang Hebreo na z0h-nah' ay laging nauugnay sa ba- 
wal na relasyon, seksuwal man o bilang isang sagi- 
sag ng espirituwal na kawalang-katapatan, at sa 
bawat pagkakataon na ang tinutukoy nito ay patu- 
tot, isinasalin ito nang gayon. Hindi ito isinasaling 
“babaing punong-abala,” “tagapag-ingat ng bahay- 
tuluyan,” o anumang kagaya nito. Bukod diyan, ang 
pagpapatutot ay hindi isang masamang hanapbu- 
hay para sa mga Canaanita. 

May mga nakahalata na ang dalawang panauhin 
ni Rahab ay mga Israelita, at iniulat nila sa hari ang 
bagay na ito. Gayunman, kaagad na itinago ni Ra- 
hab ang mga lalaki sa mga tangkay ng lino na pi- 
natutuyo sa bubong anupat nang dumating ang 
mga awtoridad upang dakpin ang mga ito, naituro 
niya sila sa ibang dako nang hindi naghihinala. Sa 
lahat ng ito, nagpakita si Rahab ng higit na debo- 
syon sa Diyos ng Israel kaysa sa kaniyang sariling 
bayan na hinatulan na.---Jos 2:2-7. 

Hindi matiyak kung kailan nabatid ni Rahab ang 
layunin ng mga tiktik sa pagparoon at ang intensi- 
yon ng Israel may kinalaman sa Jerico. Ngunit 
ipinagtapat niya sa kanila ang malaking takot at 
panghihilakbot ng mga nasa lunsod dahil sa mga 
ulat tungkol sa mga gawa ng pagliligtas ni Jehova 
sa Israel sa nakalipas na 40 taon o mahigit pa. Hi- 
niling niya sa mga tiktik na manumpa sa kaniya na 
iingatan nila siyang buhay at pati ang kaniyang bu- 
ong pamilya--ama, ina, at lahat ng iba pa. Su- 
mang-ayon sila rito, sa kundisyong titipunin niya 
ang buong pamilya sa loob ng kaniyang bahay, ibi- 
bitin ang isang panaling iskarlata mula sa bintana, 
at hindi niya sasabihin kaninuman ang tungkol sa 
kanilang pagdalaw, na ipinangako naman niyang 
gawin. Upang higit pang maipagsanggalang ang 
mga tiktik, tinulungan niya silang tumakas sa isang 
bintana (yamang ang bahay ay nasa pader ng lun- 
sod) at sinabi sa kanila kung paano nila maiiwasan 
ang mga naghahanap na nagtungo sa Jordan sa 
mga tawiran.---Jos 2:8-22. 

Ibinalita ng mga tiktik kay Josue ang lahat ng 
nangyari. (Jos 2:23, 24) Pagkatapos, nang bumag- 
sak ang pader ng Jerico, ang bahay ni Rahab na 
“nasa isang panig ng pader” ay hindi nawasak. (Jos 
2:15: 6:22) Nang iutos ni Josue na ingatang buhay 
ang sambahayan ni Rahab, ang dalawang tiktik 
ding iyon ang naglabas sa kaniya nang ligtas. Ma- 
tapos silang panatilihing bukod mula sa kampo ng 


RAHAM 


Israel sa loob ng isang yugto, si Rahab at ang kani- 
yang pamilya ay pinahintulutang manahanan ka- 
sama ng mga Israelita. (Jos 6:17, 23, 25) Nang 
maglaon, ang dating patutot na ito ay naging asa- 
wa ni Salmon at ina ni Boaz sa maharlikang angkan 
ng Davidikong mga hari, isa siya sa apat na baba- 
ing binanggit sa talaangkanan ni Jesus sa Ma- 
teo. (Ru 4:20-22, Mat 1:5, 6) Bagaman hindi siya 
isang Israelita, pinatunayan niya sa pamamagitan 
ng mga gawa ang kaniyang lubos na pananampa- 
lataya kay Jehova, at sa bagay na ito ay isa rin 
siyang mahusay na halimbawa. “Sa pananampala- 
taya,” ang sabi ni Pablo, “si Rahab na patutot ay 
hindi nalipol na kasama niyaong mga naging ma- 
suwayin, sapagkat tinanggap niya ang mga tiktik 
sa mapayapang paraan.” “Hindi ba si Rahab na pa- 
tutot ay ipinahayag din na matuwid sa pamamagi- 
tan ng mga gawa, pagkatapos niyang magiliw na 
tanggapin ang mga mensahero at palabasin sila sa 
ibang daan?" ang tanong ni Santiago.---Heb 11:30, 
31, San 2:25. 

2. [sa Heb., Ra hav, mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “paulanan ng mga pagsusuma- 
mo"]. Isang makasagisag na pananalita na unang 
ginamit sa Job (9:13, 26:12), kung saan isinalin 
itong “mananalakay.” (NW) Sa ikalawang tekstong 
nabanggit, iniuugnay ito ng konteksto at ng gina- 
mit na paralelismo sa isang malaking dambuha- 
lang hayop-dagat. Sa katulad na paraan, iniuugnay 
ng Isaias 51:9 ang Rahab sa isang dambuhalang 
hayop-dagat: “Hindi ba ikaw ang lumuray sa Ra- 
hab, na umulos sa dambuhalang hayop-dagat?” 

Ang Rahab, isang “dambuhalang hayop-dagat,” 
ay sumagisag sa Ehipto at sa kaniyang Paraon na 
sumalansang kay Moises at sa Israel. Tinutukoy sa 
Isaias 51:9, 10 ang pagliligtas ni Jehova sa Israel 
mula sa Ehipto: “Hindi ba ikaw ang tumuyo sa da- 
gat, ang tubig ng malawak na kalaliman? Ang nag- 
pangyaring maging daan ang mga kalaliman ng 
dagat upang makatawid ang mga tinubos?" Sa Isa- 
ias 30:7 ay muling iniuugnay sa Ehipto ang “Ra- 
hab.” Binabanggit sa Awit 87:4 ang “Rahab” kung 
saan angkop na malagay ang Ehipto, bilang ang 
una sa talaan ng mga kaaway ng Israel, kasama 
ang Babilonya, Filistia, Tiro, at Cus. Sa talatang ito 
ay ginagamit ng mga Targum “ang mga Ehipsiyo,” 
at sa Awit 89:10 ay isinasalin nila ang “Rahab” sa 
paraang maiuugnay ang termino sa mapagmataas 
na Paraon ng Ehipto na hiniya ni Jehova. 


RAHAM  [Buwitre]. Isang anak ni Sema sa Ca- 
lebitang sanga ng talaangkanan ni Juda.---1Cr 2:4, 
5, 9, 42-44. 


RAKAT. Isang nakukutaang lunsod ng Neptali. 
(Jos 19:32, 35) Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet 


1004 


el-Quneitireh (Tel Raggat), na matatagpuan sa bay- 
bayin ng Dagat ng Galilea di-kalayuan sa H ng Ti- 
berias. 


RAKON. Isang lunsod na nakatala sa deskripsi- 
yon ng hanggahan ng Dan. (Jos 19:40, 41, 46) Ipi- 
napalagay ng ilan na ito ay ang Tell er-Reqgqeit, na 
matatagpuan di-kalayuan sa H ng Tel Aviv-Yafo, sa 
baybayin ng Dagat Mediteraneo. 


RAM [Mataas]. 

1. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Perez 
at ni Hezron; nabuhay siya habang ang Israel ay 
nasa Ehipto. Bagaman lumilitaw na hindi si Ram 
ang unang anak ni Hezron, ang talaangkanan ni 
Ram, na umaakay tungo sa Davidikong linya, ang 
unang nakatala sa tatlong anak ni Hezron. (1Cr 2:4, 
5, 9-17, 25) Yamang kabilang sina Nason, Boaz, at 
David sa kaniyang mga inapo, si Ram ay isang ni- 
nuno ni Jesus. (Bil 1:7; Ru 4:18-22, Mat 1:3, 4) Ang 
kaniyang pangalan ay binabaybay na Arni (Aram 
sa ilang manuskrito) sa pinagmulang angkan ni Je- 
sus ayon kay Lucas.---Luc 3:33. 

2. Ang panganay na anak ni Jerameel at pa- 
mangkin ng Blg. 1. Nagkaanak siya ng tatlong lala- 
ki.— 1Cr 2:9, 25, 27. 

3. Pinagmulan ng pamilya ni Elihu.---Job 32:2. 


RAMA [Mataas na Dako]. Ang salitang Hebreo 
nito ay tumutukoy sa isang mataas na dako. (Eze 
16:24) Ginamit ito bilang pangalang pantangi ng 
ilang lokasyon sa Israel. 

1. Isang lunsod sa teritoryo ng Benjamin. Sa Jo- 
sue 18:25, nakatala ito sa pagitan ng Gibeon at Be- 
erot. Lumilitaw na malapit ito sa Bethel, isang lun- 
sod na nasa T ng teritoryo ng Efraim. (Huk 4:5) 
Pagkalampas sa Jerusalem, isang Levita na nagla- 
lakbay patungong H ang pumaroon sa Gibeah, 
at maliwanag na nasa ibayo lamang niyaon ang 
Rama. (Huk 19:11-15, Os 5:8) Nasa kapaligiran din 
ng Geba ang Rama. (Isa 10:29) Batay sa mga pag- 
banggit na ito at sa patotoo ni Eusebius, ang Rama 
na nasa Benjamin ay iniuugnay sa lokalidad ng 
makabagong er-Ram, na mga 8 km (5 mi) sa H ng 
Jerusalem, 3 km (2 mi) sa H ng Gibeah, 5 km 
(3 mi) sa S ng Gibeon, at 3 km (2 mi) sa K ng Geba. 
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang lun- 
sod na ito'y nasa isang mataas na lugar. 

Nang mahati ang kaharian, ang Rama ay pinag- 
ukulan ng pantanging pansin, palibhasa'y malapit 
sa hanggahan ng Israel at Juda at sa H-T na lansa- 
ngan ng maburol na lupain. Samantalang nakiki- 
pagdigma kay Asa, sinimulan ni Haring Baasa ng 
Israel na palawakin o patibayin ang Rama na nasa 
Benjamin. (1Ha 15:16, 17; 2Cr 16:1) Ngunit nang 
salakayin ng hari ng Sirya ang Israel mula sa H, 


1005 


nailihis nito ang pansin ni Baasa. Kinuha ni Asa 
ang Rama at ang mga materyales na ginagamit ni 
Baasa sa pagtatayo roon. Ginamit niya ang mga ito 
upang itayo ang karatig na Geba at Mizpa. (1Ha 
15:20-22, 2Cr 16:4-6) Nang wasakin ang Jerusalem 
noong 607 B.C.E., lumilitaw na ang mga Judio na 
kinuhang bihag ay tinipon muna sa Rama bago ini- 
lipat sa Babilonya. (Jer 40:1) Pagkatapos ng pagka- 
tapon, muling tinirahan ang Rama.--Ezr 2:1, 26, 
Ne 7:30, 11:33. 

Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang pagtitipong 
iyon sa mga Judio sa Rama bago sila dalhin sa pag- 
katapon (marahil ay pinagpapatay pa roon ang ilan 
sa kanila) ay tinukoy sa mga salitang: “Sa Rama ay 
naririnig ang isang tinig, pagtaghoy at mapait na 
pagtangis, si Raquel ay tumatangis dahil sa kani- 
yang mga anak. Siya ay tumangging maaliw dahil 
sa kaniyang mga anak, sapagkat sila ay wala na.” 
(Jer 31:15) Gustung-gusto noon ng asawa ni Jacob 
na si Raquel na magkaroon ng mga anak anupat iti- 
nuring niya na siya'y “patay” kung hindi siya mag- 
kakaanak. (Gen 30:1) Kaya naman maaaring si Ra- 
quel ay makasagisag na tinutukoy na tumatangis 
dahil sa pagkamatay o pagkabihag ng mga Judio. 
O, yamang si Raquel ang ina ni Benjamin, maaa- 
ring inilalarawan siya ng mga salita ni Jeremias bi- 
lang tumatangis dahil sa mga Benjamitang nanini- 
rahan sa Rama. Ipinaliwanag naman ni Jeremias 
na may pag-asa pa, sapagkat ang mga tapon ay ba- 
balik. (Jer 31:16) Sa Mateo 2:18, ang makahulang 
mga salita sa Jeremias 31:15 ay sinipi at ikinapit sa 
pagpatay ni Herodes sa mga batang taga-Betle- 
hem.-- Tingnan ang RAQUEL. 

2. Isang nakapaloob na lunsod ng tribo ni Si- 
meon sa Negeb. (Jos 19:1, 8) Ito rin ang Baalat-beer 
at nakilala ito bilang “Rama ng timog.” Ipinapala- 
gay na ito ay ang Khirbet Ghazzah (Horvat “Uza), 
na mga 30 km (19 na mi) sa S ng Beer-sheba. 
--Tingnan ang BAALAT-BEER. 

3. Isang di-matukoy na lunsod sa teritoryo ng 
Aser at sa Josue 19:24, 29 lamang nakatala. Mahi- 
rap matukoy nang eksakto mula sa teksto ang loka- 
syon ng lunsod na ito sa mana ng Aser, bagaman 
waring ito'y nasa H patungong Tiro. 

4. Isang nakukutaang lunsod sa teritoryo ng 
Neptali. (Jos 19:32, 36) Ipinapalagay na ito ay ang 
Khirbet Zeitun er-Rameh (kilala rin bilang Khirbet 
Jul) na nasa S lamang ng er-Rameh (Rama) at mga 
30 km (19 na mi) sa S ng daungang lunsod ng 
“Akko (Aco). Gayunman, hindi sapat ang kaisa- 
isang pagbanggit ng Josue sa lugar na ito upang 
matukoy nang tiyakan kung saan ang lokasyon 
nito. 

5. Bayan ng propetang si Samuel at ng kaniyang 
mga magulang. Sa 1 Samuel 1:1, inilarawan ang 


RAMAT-MIZPE 


ama ni Samuel na si Elkana bilang isang “lalaki ng 
Ramataim-zopim ng bulubunduking pook ng Efra- 
im.” Sa nalalabing bahagi ng ulat ay ginamit ang 
pinaikling anyo na “Rama.” (1Sa 1:19) Marahil ay 
ginamit muna ang mas mahabang pangalan upang 
ipakita na iba ang Rama na ito sa iba pang mga lu- 
gar na may gayunding pangalan, gaya ng Rama na 
nasa Benjamin. Ganito ang mababasa sa An Amer- 
ican Translation: “lalaki ng Rama, isang Zupita.” 
Ipinakikita ng saling ito ng tekstong Masoretiko na 
si Elkana ay maaaring inapo ni Zup (Zopai) o kaya'y 
mula sa distrito ng Zup.— 1Cr 6:27, 28, 34, 35; 1Sa 
9:5. 

Batay sa isang sinaunang tradisyon na iniharap 
ni Eusebius, ipinapalagay na ang lokasyon ng Rama 
ay ang makabagong Rentis (Rantis), sa mga burol 
ng Efraim mga 35 km (22 mi) sa HK ng Jerusalem. 
Sa gayo'y ito rin ang lugar ng Arimatea (anyong 
Gr. ng Heb. na Ra-mah') na binanggit sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan.---Luc 23:50-53. 

Sa Rama nanirahan si Elkana, at maliwanag na 
dito ipinanganak si Samuel. Gayunman, taun-taon 
ay naglalakbay si Elkana patungong Shilo upang 
maghain. (1Sa 1:3, 19, 2:11) Bagaman si Samuel ay 
nanirahan nang ilang panahon sa Shilo kasama ni 
Eli na saserdote, nang bandang huli ay nanahanan 
siya sa Rama. Ginamit niya itong himpilan sa pagli- 
bot niya sa Israel para humatol. (1Sa 3:19-21, 7:15- 
17: 8:4; 15:24-35: 16:4, 13; 19:18-24) Nang mama- 
tay si Samuel, siya'y inilibing sa kaniyang bahay sa 
Rama, na “kaniyang sariling lunsod.”--1Sa 25:1: 
28:3. 

6. Pinaikling anyo ng Ramot-gilead.---2Ha 8:28, 
29, 2Cr 22:5, 6; tingnan ang RAMOT-GILEAD. 


RAMATAIM-ZOPIM. Bayan ni Elkana, na 
ama ni Samuel. Matatagpuan ito sa bulubundu- 
king pook ng Efraim.--1Sa 1:1, tingnan ang RAMA 
Blg. 5. 


RAMATITA [Ng (Mula sa) Rama]. Katawa- 
gan kay Simei, na tagapag-ingat ng ubasan ni 
Haring David. (1Cr 27:27) Ipinahihiwatig nito na 
siya'y mula sa isa sa mga bayan na tinatawag 
na Rama, ngunit hindi matiyak kung alin sa mga 
iyon. 


RAMAT-LEHI [Matayog na Dako ng Panga]. 
Pangalang ibinigay ni Samson sa isang lugar sa 
Juda. Dito niya pinabagsak ang isang libong Filis- 
teo sa pamamagitan ng sariwang panga ng asno. 
--Huk 15:16-18, tingnan ang LEHI. 


RAMAT-MIZPE [Matayog na Dako ng Ban- 
tayan]. Isa sa mga lunsod sa S ng Jordan. Ibinigay 
ito sa tribo ni Gad. (Jos 13:24, 26) Maliwanag na 
ang Ramat-mizpe ay malapit sa Betonim. 


RAMESES 
RAMESES. Tingnan ang RAAMsEs, RAMESES. 


RAMIAS [posible, Si Jah ay Mataas (Dinakila)]. 
Isang Israelita, isa sa “mga anak ni Paros” na nagpa- 
alis sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak 
dahil sa pagpapatibay-loob ni Ezra.--Ezr 10:10, 11, 
25, 44. 


RAMOT (malamang, Matatayog na Dako: mula 
sa salitang-ugat na nangangahulugang “pumaita- 
as']. 

1. Isang lunsod ng mga Levita sa teritoryo ng 
Isacar. (1Cr 6:71-73) Lumilitaw na ito rin ang Remet 
at Jarmut (Blg. 2). (Jos 19:17, 21: 21:27-29) Ipinapa- 
lagay na ang Ramot ay ang Kokab el-Hawa (Kokhav 
ha-Yarden), na nasa isang talampas na mga 10 km 
(6 na mi) sa H ng Bet-sean. 

2. Lumilitaw na ang “Ramot sa timog” sa 1 Sa- 
muel 30:27 ay tumutukoy sa “Baalat-beer, ang 
Rama ng timog” na binanggit sa Josue 19:8. Mali- 
wanag na ito ay nasa Negeb.-- Tingnan ang RAMA 
Blg. 2. 

3. Isang lunsod sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jor- 
dan. (Jos 20:8) Nang maglaon ay tinawag itong Ra- 
mot-gilead.---Tingnan ang RAMOT-GILEAD. 


RAMOT-GILEAD [malamang, Matatayog na 
Dako ng Gilead]. Isang estratehikong lunsod sa teri- 
toryo ng Gad sa S ng Jordan. Ang lunsod na ito'y ti- 
nawag din sa pinaikling pangalan na Rama. (2Ha 8: 
28, 29: 2Cr 22:5, 6) Isa ito sa mga Levitang lunsod 
sa S panig na iyon ng ilog (1Cr 6:80), at pinili ito bi- 
lang isa sa mga kanlungang lunsod. (Deu 4:43, Jos 
20:8; 21:38) Nag-atas si Solomon ng isang kinata- 
wan sa Ramot-gilead upang mag-asikaso sa pagla- 
laan ng pagkain para sa hari mula sa mga lunsod sa 
Gilead at Basan.-- 1Ha 4:7, 13. 

Nang magsagawa ang Sirya ng mga pagsalakay 
sa Israel, pagkatapos na mahati ang kaharian, ang 
Ramot-gilead ay gumanap ng mahalagang papel sa 
kasaysayan ng Israel, anupat maliwanag na nagsil- 
bing isang susi sa teritoryo sa S ng Jordan. May pa- 
nahong nakuha ng mga Siryano ang lunsod na ito. 
Bagaman nangako si Ben-hadad II na ibabalik niya 
ang mga Israelitang lunsod na kinuha bago pa nito, 
lumilitaw na ang Ramot-gilead ay hindi ibinalik. 
(1Ha 20:34) Kaya naman, tinangka ni Ahab ng Isra- 
el na bawiin ito, sa tulong ni Haring Jehosapat ng 
Juda. Ang pagkilos na ito, na tinutulan ni Micaias, 
ay naging dahilan ng kamatayan ni Ahab.--1Ha 
22:13-38. 

Ang anak ni Ahab na si Jehoram, kasama si Aha- 
zias ng Juda, ay nakipaglaban din sa mga Siryano 
sa Ramot-gilead. Sinasabi ng 2 Hari 9:14: “Si Jeho- 
ram ay nagbabantay noon sa Ramot-gilead ... da- 
hil kay Hazael na hari ng Sirya.” Kaya maaaring 


1006 


nakuha ni Jehoram ang lunsod bago pa nito at ipi- 
nagtatanggol niya ito (hindi sinasalakay) nang sa- 
mahan siya ni Ahazias sa pakikipaglaban kay Haza- 
el. Sa labanan, nasugatan si Jehoram at bumalik 
siya sa Jezreel upang magpagaling.---2Ha 8:25-29, 
9:14, 15: 2Cr 22:5-8. 

Sa Ramot-gilead, pinahiran ng tagapaglingkod ni 
Eliseo si Jehu, na pinuno ng militar, upang maging 
susunod na hari.---2Ha 9:1-14. 

Hindi tiyak kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Ramot-gilead. Isa sa maraming iminumungkahing 
lokasyon ay ang Tell Ramith, na mga 45 km (28 mi) 
sa TS ng timugang dulo ng Dagat ng Galilea. Maaa- 
ring hinalaw sa pangalang Ramot-gilead ang panga- 
lan ng gulod na ito. Ito'y nasa isang burol kung saan 
matatanaw ang isang kapatagan, anupat tumutug- 
ma sa malamang na kahulugan ng Ramot (Mata- 
tayog na Dako, mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “pumaitaas"”). Ang lokasyong ito ay 
tamang-tama para sa isang kinatawan na nanga- 
ngasiwa sa Gilead at Basan.--- 1Ha 4:13. 


RAPA [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “pagalingin”]. Isang anak ni Benjamin, tina- 
wag na ikalimang anak nito sa 1 Cronica 8:1, 2. Ang 
pangalan niya ay wala sa talaan ng mga pumaroon 
sa Ehipto (Gen 46:21) at sa talaan ng mga pantri- 
bong pamilya ng Benjamin. (Bil 26:38-40) Maaa- 
ring ipinahihiwatig nito na, saanman ipinanganak si 
Rapa, di-nagtagal ay namatay siya na walang mga 
inapo, o kaya ay napasanib ang mga ito sa ibang pa- 
milya. 


RAPAH [pinaikling anyo ng Repaias, nanga- 
ngahulugang “Si Jah ang Nagpagaling"]. Isang ina- 
po ni Benjamin sa pamamagitan ni Saul: tinawag 
ding Repaias.---1Cr 8:33-37, 9:43. 


RAPU [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “pagalingin"]. Isang Benjamita na ang anak na 
si Palti ay isa sa 12 na naniktik sa lupain ng Canaan 
noong 1512 B.C.E.--Bil 13:9, 16. 


RAQUEL [Babaing Tupa]. Isang anak ni Laban, 
nakababatang kapatid ni Lea, at pinsang buo at pa- 
boritong asawa ni Jacob. (Gen 29:10, 16, 30) Tuma- 
kas si Jacob mula sa kaniyang mapamaslang na 
kapatid na si Esau noong 1781 B.C.E., anupat nag- 
lakbay patungong Haran sa Padan-aram, sa “lupain 
ng mga taga-Silangan.” (Gen 28:5: 29:1) Si Raquel, 
isang babaing “maganda ang anyo at maganda ang 
mukha,” ay naglilingkod noon bilang isang babaing 
pastol para sa kaniyang ama, nakilala niya si Jacob 
sa tabi ng isang balon malapit sa Haran. Si Jacob ay 
tinanggap sa sambahayan ng kaniyang tiyo at pag- 
karaan ng isang buwan ay sumang-ayon siyang 


1007 


maglingkod kay Laban nang pitong taon upang ma- 
pangasawa si Raquel, na noon ay iniibig na niya. 
Hindi lumamig ang kaniyang pag-ibig sa loob ng pi- 
tong ta6ng iyon, anupat iyon ay ‘naging tulad ng 
ilang araw lamang' sa kaniya. Ngunit noong gabi ng 
kasal, inihalili ng kaniyang tiyo ang nakatatandang 
anak nito na si Lea, na maliwanag na nakipagtulu- 
ngan sa pandarayang iyon. Kinaumagahan, nang 
akusahan ni Jacob si Laban ng panlilinlang, itina- 
wag-pansin ni Laban ang lokal na kaugalian upang 
ipagdahilan ang kaniyang ginawa. Sumang-ayon si 
Jacob na tuparin ang isang buong sanlinggo ng ka- 
sal sa piling ni Lea bago niya tanggapin si Raquel at 
pagkatapos nito ay magtatrabaho siya ng pitong 
taon pa para kay Laban.--Gen 29:4-28. 

Hindi binigo ni Raquel si Jacob bilang asawa nito, 
at higit siyang inibig ni Jacob kaysa kay Lea. Nili- 
ngap naman ni Jehova si Lea sa kaniyang di-kaaya- 
ayang kalagayan, anupat pinagpala siyang magka- 
roon ng apat na anak na lalaki, samantalang si 
Raquel ay nanatiling baog. (Gen 29:29-35) Nanibug- 
ho si Raquel sa kaniyang kapatid at napighati rin 
dahil sa kaniyang pagkabaog, isang kalagayan na 
itinuturing noon na malaking kadustaan para sa 
mga babae. Ang kaniyang pagiging mayayamutin 
at mainipin ay ikinagalit maging ng kaniyang ma- 
pagmahal na asawa. Upang mapunan ang kaniyang 
pagiging baog, ibinigay niya kay Jacob ang kani- 
yang alilang babae upang magkaanak ito (gaya ng 
ginawa noon ni Sara sa kaniyang aliping si Hagar), 
at ang dalawang anak na isinilang nito ay itinuring 
na kay Raquel. Ang utusang babae ni Lea at si Lea 
mismo ay nagluwal ng may kabuuang apat pang 
anak bago natupad ang inaasam ni Raquel at mag- 
luwal siya ng kaniyang unang anak, si Jose.---Gen 
30:1-24. 

Noon ay handa na si Jacob na lisanin ang Haran, 
ngunit hinikayat siya ng kaniyang biyenang lalaki 
na manatili pa nang ilang panahon, at pagkaraan pa 
ng anim na taon, sa utos ng Diyos, saka umalis si Ja- 
cob. Dahil sa mapandayang mga pamamaraan ni 
Laban, hindi ito sinabihan ni Jacob tungkol sa kani- 
yang pag-alis, at kapuwa sina Lea at Raquel ay 
sang-ayon sa kanilang asawa sa bagay na ito. Bago 
umalis, ninakaw ni Raquel ang “terapim” ng kani- 
yang ama, maliwanag na isang uri ng mga imaheng 
idolo. Nang maabutan ni Laban ang pangkat at iha- 
yag ang pagnanakaw (maliwanag na ang panguna- 
hin niyang ikinababahala), ipinakita ni Jacob, na 
walang alam sa pagkakasala ni Raquel, na hindi 
siya sang-ayon sa gayong pagkilos at itinalaga sa 
kamatayan ang nagkasala kung ang isang iyon ay 
masusumpungan sa kaniyang pangkat. Umabot ang 
paghahanap ni Laban sa tolda ni Raquel, ngunit hin- 
di niya ito nakita, sapagkat si Raquel ay nanatiling 


RAQUEL 


nakaupo sa pansiyang basket na kinaroroonan ng 
terapim at sinabing may dinaramdam siya dahil sa 
kaniyang pagreregla.---Gen 30:25-30, 31:4-35, 38. 

Noong salubungin siya ng kaniyang kapatid na si 
Esau, ipinakita ni Jacob na paborito pa rin niya si 
Raquel nang ilagay niya ito at ang kaisa-isang anak 
nito sa pinakahulihan ng pangkat, yamang tiyak na 
inisip niya na ito ang pinakaligtas na posisyon saka- 
ling sumalakay si Esau. (Gen 33:1-3, 7) Matapos tu- 
mahan nang ilang panahon sa Sucot, pagkatapos ay 
sa Sikem, at nang bandang huli ay sa Bethel, si Ja- 
cob ay patuloy na naglakbay nang patimog. Sa 
isang lugar sa pagitan ng Bethel at Betlehem, isini- 
lang ni Raquel ang kaniyang ikalawang anak, si 
Benjamin, ngunit namatay siya sa panganganak at 
inilibing siya roon, anupat nagtayo si Jacob ng isang 
haligi bilang palatandaan ng libingan.---Gen 33:17, 
18: 35:1, 16-20. 

Isang di-kumpletong larawan ng personalidad ni 
Raquel ang ibinibigay ng iilang detalye na iniulat. 
Siya ay mananamba ni Jehova (Gen 30:22-24), ngu- 
nit mayroon din siyang mga pagkakamali, bagaman 
ang pagnanakaw niya ng terapim at ang katusuhan 
niya upang hindi siya mahuli ay masasabing dahil 
sa pamilya na kaniyang pinagmulan. Anuman ang 
kaniyang mga kahinaan, lubha siyang minahal ni 
Jacob, na maging sa katandaan nito ay itinuring si 
Raquel bilang ang kaniyang tunay na asawa at iti- 
nangi ang mga anak ni Raquel nang higit sa lahat 
ng iba pa niyang anak. (Gen 44:20, 27-29) Ang mga 
salita ni Jacob kay Jose bago siya mamatay, baga- 
man simple lamang, ay nagpahayag ng sidhi ng 
pagmamahal niya kay Raquel. (Gen 48:1-7) Sinasa- 
bing sila ni Lea ang “nagtayo ng sambahayan ni Is- 
rael [Jacob].”--Ru 4:11. 

Ipinahihiwatig ng mga tuklas sa arkeolohiya kung 
bakit kinuha ni Raquel ang “terapim" ng kaniyang 
ama. (Gen 31:19) Isinisiwalat ng mga tapyas na cu- 
neiform na natagpuan sa Nuzi sa H Mesopotamia, 
na ipinapalagay na mula pa noong kalagitnaan ng 
ikalawang milenyo B.C.E., na itinuring ng ilang si- 
naunang mga tao na ang pagmamay-ari ng mga 
diyos ng sambahayan ay nagsisilbing legal na titu- 
lo sa pagmamana ng ari-arian ng pamilya. (Ancient 
Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 219, 220) Iminumungkahi ng ilan na maaaring 
inisip ni Raquel na may karapatan si Jacob na ma- 
nahin ang isang bahagi ng ari-arian ni Laban bi- 
lang anak na inampon at maaaring kinuha niya 
ang terapim upang tiyaking matatamo ito ni Jacob 
o upang malamangan pa nga ang mga anak na la- 
laki ni Laban. O maaaring inisip niya na ang pagma- 
may-ari nito ay isang paraan upang mahadlangan 
ang anumang legal na pagtatangka ng kaniyang 
ama na angkinin ang ilang bahagi ng kayamanang 


REAIAS 


natamo ni Jacob samantalang naglilingkod kay La- 
ban. (Ihambing ang Gen 30:43, 31:1, 2, 14-16.) Si- 
yempre pa, ang mga posibilidad na ito ay nakade- 
pende sa kung mayroon ngang gayong kaugalian sa 
bayan ni Laban at kung ang terapim ay talagang 
mga diyos ng sambahayan. 

Ang dakong pinaglibingan kay Raquel “sa teritor- 
yo ng Benjamin sa Zelza” ay alam pa noong pana- 
hon ni Samuel, pagkaraan ng mga anim na siglo. 
(1Sa 10:2) Ang tradisyonal na lokasyon ng libingan 
ay mga 1.5 km (1 mi) sa H ng Betlehem. Subalit 
nasa teritoryo ito ng Juda, hindi ng Benjamin. Dahil 
dito, iminumungkahi ng iba ang isang lokasyon na 
mas dako pang H, ngunit ang anumang pagsisikap 
na matukoy ito nang eksakto ay hindi na mahalaga 
sa ngayon. 


Maraming siglo pagkamatay ni Raquel, 
bakit binanggit ng Bibliya ang 
pagtangis niya sa hinaharap 
dahil sa kaniyang mga anak? 


Sa Jeremias 31:15 ay binabanggit na tumatangis 
si Raquel dahil sa kaniyang mga anak na dinala sa 
lupain ng kaaway, anupat ang pagtaghoy niya ay 
narinig sa Rama (sa H ng Jerusalem sa teritoryo ng 
Benjamin). (Tingnan ang RAMA Blg. 1.) Yamang 
ang Efraim, na ang mga inapo ng tribo ay kadala- 
sang ginagamit upang kumatawan sa hilagang ka- 
harian ng Israel, ay binabanggit nang ilang beses 
sa konteksto (Jer 31:6, 9, 18, 20), naniniwala ang 
ilang iskolar na ang hulang ito ay tumutukoy sa 
pagtatapon ng mga Asiryano sa mga tao ng hila- 
gang kaharian. (2Ha 17:1-6, 18:9-11) Sa kabilang 
dako naman, maaaring tumutukoy ito sa pagtata- 
pon nang bandang huli kapuwa sa mga tao sa Isra- 
el at sa Juda (ang huling nabanggit ay itinapon ng 
mga Babilonyo). Sa unang kaso, angkop na angkop 
gamitin si Raquel bilang sagisag yamang siya ang 
babaing ninuno ng Efraim (sa pamamagitan ni 
Jose), ang pinakaprominenteng tribo ng hilagang 
kaharian. Sa ikalawang kaso, dahil si Raquel ay ina 
hindi lamang ni Jose kundi pati ni Benjamin, na 
ang tribo ay bahagi ng timugang kaharian ng 
Juda, siya ay angkop na sagisag ng mga ina sa 
buong Israel, anupat ang pagluluwal nila ng mga 
anak ay waring nawalan ng kabuluhan. Gayun- 
man, nakaaaliw na ipinangako ni Jehova na “tiyak 
na babalik [ang mga tapon] mula sa lupain ng ka- 
away.”--Jer 31:16. 

Ang tekstong ito ay sinipi ni Mateo may kaugna- 
yan sa utos ni Herodes na patayin ang mga sanggol 
sa Betlehem. (Mat 2:16-18) Yamang ang libingan ni 
Raquel ay itinuturing na malapit sa Betlehem (ba- 


1008 


gaman maliwanag na hindi sa ipinapalagay na loka- 
syon nito), ang pagtangis ni Raquel ay angkop na 
sumagisag sa pamimighati ng mga ina ng mga ba- 
tang pinatay. Ngunit mas lalo pang angkop ang 
pagsipi na ito sa hula ni Jeremias dahil sa pag- 
kakatulad ng situwasyon. Ang mga Israelita noon 
ay sakop ng isang banyagang kapangyarihan. Ang 
kanilang mga anak ay muling kinuha. Ngunit sa 
pagkakataong ito, ang “lupain ng kaaway" na pina- 
roonan nila ay maliwanag na hindi isang pulitikal 
na rehiyon gaya ng sa naunang kaso. Iyon ay ang li- 
bingan, ang rehiyon na pinamamahalaan ni “Ha- 
ring Kamatayan" (ihambing ang Aw 49:14: Apo 6:8), 
anupat ang kamatayan ay tinatawag na ang “huling 
kaaway" na papawiin. (Ro 5:14, 21: 1Co 15:26) Sabi- 
hin pa, ang anumang pagbabalik mula sa gayong 
“pagkatapon” ay sa pamamagitan ng pagkabuhay- 
muli mula sa mga patay. 


REAIAS [Nakita ni Jah]. 

1. Isang anak ni Sobal at inapo ni Juda. (1Cr 
4:1, 2) Maaaring siya rin ang Haroe sa 1 Cronica 
2:52. Ang baybay sa Hebreo ay magkahawig na 
magkahawig. 

2. Isang Rubenita, ipinapalagay na isang ninuno 
ng mga taong dinala ni Tiglat-pileser III sa pagkata- 
pon.— 1Cr 5:5, 6. 

3. Ninuno ng ilan sa mga Netineo na bumalik sa 
Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
—Ezr 2:1, 43, 47: Ne 7:6, 46, 50. 


REBA [posible, Ikaapat [na Bahagi]]. Isa sa li- 
mang hari ng Midian na napatay noong ipaghigan- 
ti ang paghikayat ng Midian sa Israel na gumawa 
ng imoralidad. (Bil 31:2, 8) Nang panahong iyon, 
ang lima ay ipinapalagay na mga basalyo ng mga 
Amorita at sa gayon ay tinatawag ding “mga duke 
ni Sihon.”---Jos 13:21. 


REBEKA [posible, Baka]. Anak ni Betuel na 
anak ni Nahor, at samakatuwid ay apo ni Abraham 
sa pamangkin. Ang pangalan ng kaniyang kapatid 
na lalaki ay Laban.---Gen 22:20-23. 

Noong 1878 B.C.E., nang isugo ni Abraham 
ang tagapamahala ng kaniyang sambahayan, mala- 
mang na si Eliezer, upang maghanap ng isang ba- 
baing angkop na mapangasawa ng kaniyang anak 
na si Isaac (na noon ay 40 taong gulang), nakara- 
ting siya sa “lunsod ni Nahor” sa itaas ng libis ng 
Mesopotamia. Sa tabi ng isang balon doon, ang ling- 
kod na ito ay nanalangin at humiling ng isang tan- 
da: ang dalagang pinili ni Jehova ay hindi lamang 
magbibigay sa kaniya ng maiinom kapag hinili- 
ngan kundi magkukusa ring magpainom sa kani- 
yang sampung kamelyo. (Gen 24:1-14) Habang na- 
nanalangin siya, dumating si Rebeka sa balon na 


1009 


may dalang bangang pantubig. Nang hilingin niya 
rito na pahigupin siya ng kaunting tubig, malugod 
siyang pinainom nito at pagkatapos ay “dali-dali ni- 
yang ibinuhos ang laman ng kaniyang banga sa la- 
bangan at tumakbo nang pabalik-balik sa balon 
upang sumalok ng tubig, at patuloy siyang sumalok 
para sa lahat ng kaniyang mga kamelyo. Samantala 
ang lalaki ay nakatitig sa kaniya sa pagkamangha, 
na nananatiling tahimik upang malaman kung pi- 
nagtagumpay ni Jehova ang kaniyang paglalakbay 
o hindi.” Si Rebeka ay napatunayang mabait, ma- 
pagpatuloy, mahinhin sa kaniyang paggawi, at ma- 
sipag: bukod pa rito, “ang kabataang babae ay lub- 
hang kaakit-akit ang anyo.”---Gen 24:14-21. 

Sa pagkakitang sinagot ang kaniyang panalangin, 
pinagkalooban ng lingkod ni Abraham si Rebeka 
ng isang gintong singsing na pang-ilong at dala- 
wang magagandang gintong pulseras (nagkakaha- 
laga ngayon ng mga $1,350). Ipinakita ni Rebe- 
ka ang mga ito sa kaniyang pamilya---sa kaniyang 
ina at sa kaniyang kapatid na si Laban---na nagpa- 
malas naman ng pagkamapagpatuloy sa bisita at sa 
mga tagapaglingkod na kasama niya. (Gen 24:22- 
32) Ngunit bago kumain ang lalaki, sinabi niya kung 
ano ang kaniyang sadya. Pumayag si Laban at ang 
kaniyang amang si Betuel na makasal si Rebeka kay 
Isaac, binigyan si Rebeka at ang kaniyang pamil- 
ya ng mga kaloob, na binubuo ng mahahalagang 
kagamitang ginto at pilak at magagarang kasuu- 
tan, at pagkatapos ay kumain silang sama-sama. 
(Gen 24:33-54) Ang transaksiyong ito ay nagsilbing 
isang marangal na kontrata sa pag-aasawa, hindi sa 
pagitan nina Rebeka at Isaac, kundi sa pagitan ng 
kanilang mga magulang, ayon sa kaugalian noong 
panahong iyon. Sa ganitong paraan ay ipinakipagti- 
pan si Rebeka kay Isaac at mula noon ay maitutu- 
ring na naging asawa na niya ito. 

Yamang sang-ayon naman si Rebeka, ang pulu- 
tong ay umalis kinaumagahan para sa mahabang 
paglalakbay patungo sa Negeb na malapit sa Beer- 
lahai-roi, kung saan naninirahan noon si Isaac. Bago 
umalis si Rebeka, pinagpala siya ng kaniyang pamil- 
ya, na sinasabi: “Ikaw nawa ay maging libu-libong 
sampung libo, at ariin ng iyong binhi ang pintuang- 
daan niyaong mga napopoot sa kaniya.” Sumama 
kay Rebeka ang kaniyang yaya na si Debora at iba 
pang mga tagapaglingkod na babae, at waring wa- 
lang sinuman sa kanila ang bumalik pa sa kanilang 
sariling lupain.---Gen 24:55-62: 35:8. 

Pagdating sa kanilang destinasyon, naglagay si 
Rebeka ng pandong nang papalapit na ang kaniyang 
kasintahang si Isaac, at matapos isalaysay ng ling- 
kod ni Abraham ang lahat ng pangyayari sa kani- 
yang misyon, anupat inilahad kung paano pinat- 
nubayan ni Jehova ang pagpili, dinala ni Isaac si 


REBEKA 


Rebeka sa tolda ng kaniyang ina upang maging ka- 
niyang asawa. Lubhang minahal ni Isaac si Rebeka, 
at dito siya “nakasumpong ng kaaliwan matapos na 
mawala ang kaniyang ina” na si Sara, na namatay 
tatlong taon ang kaagahan.---Gen 24:63-67. 

Gaya ni Sara, nanatiling baog si Rebeka nang ma- 
habang panahon. Pagkalipas ng mga 19 na taon, na 
sa panahong iyon ay matiyagang nagsumamo si 
Isaac kay Jehova, naglihi si Rebeka at nang magla- 
on ay isinilang ang kambal na sina Esau at Jacob. 
Lubha siyang nahirapan sa pagdadalang-tao, ya- 
mang ang dalawa ay nagbuno sa loob ng kaniyang 
bahay-bata, anupat nag-isip si Rebeka, “Bakit pa ako 
nabubuhay?" Bilang tugon, tiniyak ni Jehova sa ka- 
niya na siya ay magiging ina ng dalawang dakilang 
bansa at na “ang nakatatanda ay maglilingkod sa 
nakababata.” (Gen 25:20-26) Ipinakita nito, sabi ni 
Pablo, na ang pagpili sa “binhing ipinangako' ay lu- 
busang nakasalalay sa Diyos.---Ro 9:6-13. 

Gaya rin ni Sara, nagpanggap din si Rebeka sa 
isang pagkakataon bilang kapatid ng kaniyang asa- 
wa. Nangyari ito noong magkaroon ng taggutom sa 
lupain at mapilitan ang kaniyang pamilya na pansa- 
mantalang manahanan sa teritoryong Filisteo na pi- 
namamahalaan ni Haring Abimelec. Malamang na 
matanda na noon si Rebeka, ngunit dahil sa kani- 
yang pambihirang kagandahan, si Isaac, ang itina- 
lagang tagapagmana ng tipang Abrahamiko, ay na- 
nganib na mapatay kung malalaman na ito ang 
kaniyang asawa.---Gen 26:1-11. 

Nang si Isaac ay matanda na at naghahanda nang 
pagpalain si Esau na kaniyang panganay, kaagad na 
gumawa ng mga hakbang si Rebeka upang ang 
ninanasang pagpapala ay makuha ni Jacob. (Gen 
25:28-34, 27:1-5) Hindi binabanggit kung batid ni 
Rebeka na may legal na karapatan si Jacob sa pag- 
kapanganay dahil nabili na niya ito, ngunit alam na 
alam ni Rebeka ang sinabi ni Jehova sa kaniya, sa- 
makatuwid nga, na ang nakatatanda ay magliling- 
kod sa nakababata. Kaya kumilos siya upang tiyakin 
na makukuha ni Jacob ang pagpapala ng ama nito. 
Ang kinalabasan ay kaayon ng layunin ni Jehova. 
--Gen 27:6-29: tingnan ang JACoB Blg. 1. 

Nang maglaon, nang malaman ni Rebeka na pi- 
naplano ni Esau na patayin si Jacob, inudyukan niya 
si Isaac na papuntahin si Jacob sa kaniyang sariling 
lupain upang humanap ng mapapangasawa nito. 
Sila ni Isaac ay kapuwa labis na napighati noong ku- 
muha si Esau ng dalawang asawa mula sa kinapopo- 
otang mga Canaanita.--Gen 26:34, 35: 27:41-46, 
28:1-5, 29:10-12. 

Hindi binabanggit kung kailan namatay si Rebe- 
ka, ngunit maaaring nangyari iyon bago umuwi si 
Jacob mula sa Mesopotamia. (Gen 35:27) Inilibing 
siya sa yungib ng pamilya sa Macpela kasama nina 


RECA 


Abraham at Sara, kung saan inilibing din sina Isaac, 
Lea, at Jacob nang dakong huli.--Gen 49:29-31, 
50:13. 


RECA. Lumilitaw na ito ang pangalan ng isang 
lugar sa Juda. Binanggit ito sa ulat ng talaangkanan 
ng tribo ni Juda.---1Cr 4:12. 


RECAB [Tagapagpatakbo ng Karo]. 

1. Isang Benjamitang anak ni Rimon na Beeroti- 
ta. Pinaslang ni Recab at ng kaniyang kapatid na si 
Baanah, kapuwa mga kapitan ng mga pangkat ng 
mandarambong, si Is-boset, na anak at kahalili ni 
Saul, at dinala ang ulo nito kay David, anupat uma- 
asang magtatamo ng pabor, ngunit kapuwa sila ipi- 
napatay ni David dahil sa kanilang balakyot na gawa 
laban sa isang lalaking matuwid.---2Sa 4:2, 5-12. 

2. Isang Kenitang ama o ninuno ng kasamahan 
ni Jehu na si Jehonadab at ninuno ng mga Recabi- 
ta.— 1Cr 2:55, 2Ha 10:15, 23, Jer 35:6, 8, 14, 16, 18, 
19: tingnan ang RECABITA, MGA. 

3. Ama o ninuno ng Malkias na tumulong kay 
Nehemias na kumpunihin ang isang pintuang-daan 
ng pader ng Jerusalem. (Ne 3:14) Kung siya rin ang 
Recab sa Blg. 2, pinatutunayan ng pagkanaroroon ni 
Malkias ang katuparan ng pangako ni Jehova sa 
mga Recabita gaya ng masusumpungan sa Jere- 
mias 35:19. 


RECABITA, MGA [Ni (Kay) Recab]. Mga ina- 
po ni Recab na Kenita sa pamamagitan ni Jehona- 
dab.--Jer 35:6, 1Cr 2:55. 

Noong panahon ni Jehonadab, waring may mga 
Recabita na naninirahan sa hilagang kaharian, sa- 
pagkat doon sumama si Jehonadab kay Jehu (hari 
noong mga 904-877 B.C.E.) sa pakikipaglaban sa 
pagsamba kay Baal at sa “lahat ng natira kay Ahab 
sa Samaria.” (2Ha 10:15-17) Nagbigay si Jehonadab 
ng utos sa kaniyang pamilya (hindi sinasabi kung 
bago o pagkatapos ng kaniyang pagsama kay Jehu) 
na manirahan sa mga tolda, huwag maghasik ng 
binhi, huwag magtanim ng mga ubasan, at huwag 
uminom ng alak, sapagkat sila ay mga naninira- 
hang dayuhan sa lupain.---Jer 35:6-10. 

Noong huling bahagi ng paghahari ni Jehoiakim 
(628-618 B.C.E.), maraming Recabita ang nanini- 
rahan sa Juda. Nang dumating si Nabucodonosor 
laban sa lupain, ang mga Recabita ay pumasok 
sa Jerusalem upang maipagsanggalang mula sa 
mga Caldeo at mga Siryano. Sa utos ni Jehova, dina- 
la ni Jeremias si Jaazanias na kanilang lider at lahat 
ng mga Recabita sa isang silid-kainan sa templo. 
(Jer 35:1-4) Yamang nagkasya silang lahat sa isa sa 
mga silid-kainan sa templo, ipinahihiwatig nito na 
hindi sila gaanong marami. Gaya ng itinagubilin ng 
Diyos, si Jeremias ay naglagay ng mga kopa ng alak 


1010 


sa harap nila at nagsabi: “Uminom kayo ng alak.” Bi- 
lang paggalang sa utos ng kanilang ninuno, tu- 
manggi silang gawin iyon, at ipinaliwanag nila na 
kaya lamang sila umalis kamakailan sa karaniwan 
nilang tirahan at lumipat sa lunsod ay dahil sa mga 
hukbong sumasalakay.---Jer 35:5-11. 

Nalugod si Jehova dahil sa may-paggalang na 
pagkamasunurin na ipinakita nila. Ang kanilang 
matatag na pagkamasunurin sa isang ama sa lupa 
ay kabaligtaran ng pagkamasuwayin ng mga Judea- 
no sa kanilang Maylalang. (Jer 35:12-16) Nagbigay 
ang Diyos sa mga Recabita ng gantimpalang panga- 
ko: “Walang aalisin kay Jonadab na anak ni Recab na 
lalaking tatayong palagi sa harap ko.”---Jer 35:19. 

Noong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias 
pagkatapos ng pagkatapon, kinumpuni ni “Malkias 
na anak ni Recab” ang Pintuang-daan ng mga Bun- 
ton ng Abo. Kung ang Recab na ito ang siya ring 
ama o ninuno ni Jehonadab, ipinakikita nito na ang 
mga Recabita ay nakaligtas sa pagkatapon at buma- 
lik sa lupain. (Ne 3:14) Sa 1 Cronica 2:55 si Hammat 
ay itinala bilang “ama ng sambahayan ni Recab.” 


REELAIAS. Isa na ang pangalan ay lumilitaw 
kasama niyaong sa mga prominenteng lalaki na 
gaya nina Zerubabel at Jesua sa pasimula ng talaan 
ng mga bumalik mula sa Babilonya patungong Je- 
rusalem noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2) Ang panga- 
lang ito ay binabaybay na Raamias (nangangahulu- 
gang “Si Jehova ay Nagpakulog, Pagdaluyong ni 
Jehova") sa Nehemias 7:7. 


REGALO. 


REGEM. Unang binanggit na anak ni Jahdai sa 
Calebitang sanga ng talaangkanan ni Juda.--1Cr 
2:3, 42, 47. 


REGEM-MELEC. Isa sa dalawang panguna- 
hing lalaki na isinugo ng mga tao ng Bethel pagka- 
raan ng pagkatapon upang “palambutin ang mukha 
ni Jehova” at upang itanong kung ipagpapatuloy 
ang kaugaliang pag-aayuno. Nangyari ito mahigit 
na dalawang taon bago natapos ang muling-itina- 
yong templo.---Zac 7:1-3, Ezr 6:15. 


REGIO. Isang lunsod sa timugang Italya na sa 
ngayon ay tinatawag na Reggio o Reggio di Cala- 
bria. Ang barkong sinasakyan ng apostol na si Pablo 
bilang isang bilanggo ay huminto sa Regio noong 
patungo siya sa Roma upang humarap kay Cesar, 
noong mga taong 59 C.E. 

Ang Regio ay nasa Kipot ng Messina, na naghihi- 
walay sa Italya at Sicilia. Sa H lamang ng Regjo, ki- 
nailangang lampasan ng barkong sinasakyan ni Pa- 
blo ang lungos na Scylla sa panig ng kipot sa gawing 
Italya at ang alimpuyong Charybdis naman sa ga- 


Tingnan ang KALOOB, REGALO. 


1011 


wing Sicilia, na kapuwa itinuturing na mapanganib 
ng mga sinaunang marinero. Isang araw pagkara- 
ting nila sa Regio, isang hanging T ang humihip at 
ligtas silang itinulak nito sa pagdaan sa kipot at 
sa HHK patungong Puteoli.---Gaw 28: 13. 


REHABIAS [Pinalawak (Pinaluwang) ni Jeho- 
va]. Apo ni Moises, kaisa-isang anak ni Eliezer, at pi- 
nagmulan ng isang pamilya ng mga Levita na umi- 
iral pa noong si David ang hari.--ICr 23:15, 17; 
24:21: 26:25. 


REHOB [Liwasan; Malawak na Dako]. 

1. Ama ni Hadadezer na hari ng Zoba na laban 
dito ay matagumpay na nakipagdigma si David. 
--2Sa 8:3-12. 

2. Isa sa mga Levita o ang ninuno ng isang Levi- 
ta na nagpatotoo sa pamamagitan ng tatak sa isang 
tipan noong panahon nina Nehemias at Ezra.---Ne 
10:1, 9, 11. 

3. Isang lugar o lunsod na binanggit nang mag- 
galugad sa Canaan ang 12 Hebreong tiktik na isinu- 
go ni Moises. (Bil 13:21) Malamang na ang lugar 
ding ito ang “Rehob” at “Bet-rehob” na binanggit sa 
2 Samuel 10:6, 8.--Tingnan ang BET-REHOB. 

4. Ang pangalan ng isa o marahil ay dalawang 
lunsod sa teritoryo ng Aser. (Jos 19:24, 28, 30) Ba- 
gaman ipinapalagay ng ilang iskolar na ang da- 
lawang pagbanggit ay tumutukoy sa iisang lun- 
sod, waring ipinahihiwatig ng ibang kaugnay na 
mga teksto na magkahiwalay na mga lugar ang 
mga ito. Kaya naman sinasabi ng Hukom 1:31, 32 
na “hindi pinalayas ng Aser ang mga tumatahan sa 
... Rehob,” anupat ang mga Aserita ay napilitang 
manahanang kasama ng mga Canaanita sa lupa- 
in, samantalang binabanggit sa Josue 21:27, 31 at 
1 Cronica 6:71, 75 na ang Rehob ay ibinigay sa mga 
anak ni Gersom (Gerson) bilang isang lunsod ng 
mga Levita. Itinuturing niyaong mga pumapabor sa 
iisang lugar na ang mga tekstong ito ay nanganga- 
hulugang ang atas na palayasin ang mga Canaanita 
mula sa Rehob ay nahadlangan noong una ngunit 
naisagawa rin nang dakong huli, sa gayon ay napa- 
nirahan ito ng mga Levita. Iminumungkahi naman 
niyaong mga pumapabor sa dalawang lugar na ang 
isang bayan ay nanatili sa mga kamay ng mga Ca- 
naanita, anupat ang isa pa ay kabilang doon sa 
unang binihag ng Aser at ibinigay sa mga Levita. 
Para sa dalawang lugar, iminumungkahi ng ilan na 
iugnay ang Khirbet el-'Amri, mga 4 na km (2.5 mi) 
sa HS ng Aczib, sa Rehob ng Josue 19:28, at para sa 
Rehob ng iba pang teksto, iminumungkahi nila ang 
Tell el-Bir el-Gharbi (Tel Bira), mga 10 km (6 na mi) 
sa STS ng Aco. Ang huling lugar na ito ang pinapa- 
boran niyaong mga nagsasabi na ang pangalang ito 
ay tumutukoy sa iisang bayan lamang. 


REHOBOAM 


REHOBOAM [Palawakin (Paluwangin) ang Ba- 
yan]. Anak ni Solomon sa kaniyang Ammonitang 
asawa na si Naama. Hinalinhan niya ang kaniyang 
ama sa trono noong 997 B.C.E. sa edad na 41 at nag- 
hari sa loob ng 17 taon. (1Ha 14:21: 1Cr 3:10, 2Cr 
9:31) Natatangi si Rehoboam sa pagiging huling hari 
ng nagkakaisang monarkiya, kahit sandaling pana- 
hon lamang, at pagkatapos ay unang tagapamahala 
ng timugang dalawang-tribong kaharian ng Juda at 
Benjamin, sapagkat di-nagtagal matapos siyang ko- 
ronahan ng buong Israel sa Sikem bilang hari, na- 
hati ang nagkakaisang kaharian nina David at Solo- 
mon. Inalis ng sampung tribo ang kanilang suporta 
kay Rehoboam at ginawang kanilang hari si Jerobo- 
am, gaya nga ng inihula ni Jehova sa pamamagitan 
ng propetang si Ahias.--1Ha 11:29-31, 12:1, 2Cr 
10:1. 

Naganap ang paghihiwalay na ito pagkatapos na 
makiusap ang isang delegasyon ng bayan, na si Je- 
roboam ang naging tagapagsalita, na alisin ni Reho- 
boam ang ilan sa mapaniil na patakaran na iniatang 
sa kanila ni Solomon. Maingat na pinag-isipan ni Re- 
hoboam ang bagay na ito. Una ay sumangguni siya 
sa matatandang lalaki, na nagpayo sa kaniya na pa- 
kinggan ang daing ng bayan at bawasan ang mga 
pasanin ng mga ito, sa gayon ay patutunayan ni- 
yang isa siyang marunong na hari, isa na mamaha- 
lin ng kaniyang bayan. Ngunit tinanggihan ni Reho- 
boam ang may-gulang na payong ito at hiningi ang 
payo ng mga kabataang lalaki na lumaking kasama 
niya. Sinabi nila sa hari na, sa diwa, dapat niyang 
gawing mas malapad pa sa mga balakang ng kani- 
yang ama ang kaniyang kalingkingan, anupat da- 
ragdagan ang pasaning pamatok ng mga iyon at 
parurusahan ang mga iyon sa pamamagitan ng 
mga hagupit sa halip na mga hampas lamang. 
--1Ha 12:2-15, 2Cr 10:3-15, 13:6, 7. 

Dahil sa mapagmataas at mapang-aping saloo- 
bing ito ni Rehoboam, lubusang lumayo ang loob ng 
karamihan sa bayan. Ang tanging mga tribo na pa- 
tuloy na sumuporta sa sambahayan ni David ay ang 
Juda at Benjamin, samantalang ang mga saserdote 
at mga Levita ng dalawang kaharian, gayundin ang 
nakapangalat na mga indibiduwal sa sampung tri- 
bo, ay nagbigay rin ng suporta.--- 1Ha 12:16, 17; 2Cr 
10:16, 17: 11:13, 14, 16. 

Pagkatapos nito, nang si Haring Rehoboam at si 
Adoram (Hadoram), na namamahala sa mga tina- 
wag para sa puwersahang pagtatrabaho, ay puma- 
sok sa teritoryo ng mga naghahangad ng kasarin- 
lan, pinagbabato si Adoram hanggang sa mamatay 
ngunit ang hari ay nakatakas. (1Ha 12:18, 2Cr 
10:18) Nang magkagayon ay pinisan ni Rehoboam 
ang isang hukbo ng 180,000 katao mula sa Juda at 
Benjamin, anupat determinado na sapilitan niyang 


REHOBOT 


susupilin ang sampung tribo. Ngunit sa pamamagi- 
tan ng propetang si Semaias ay pinagbawalan sila ni 
Jehova na makipaglaban sa kanilang mga kapatid, 
yamang ang Diyos mismo ang nagtalaga na maha- 
ti ang kaharian. Bagaman dahil dito ay naiwasan 
ang tahasang pagdidigmaan sa larangan ng pakiki- 
pagbaka, nagpatuloy ang pagkakapootan sa pagitan 
ng dalawang paksiyon sa lahat ng mga araw ni Re- 
hoboam.---1Ha 12:19-24, 15:6; 2Cr 10:19, 11:1-4. 

Sa loob ng ilang panahon ay talagang maingat na 
lumakad si Rehoboam sa mga kautusan ni Jehova, 
at noong maagang bahagi ng kaniyang paghahari 
ay nagtayo siya at nagpatibay ng maraming lunsod, 
na ang ilan ay pinag-imbakan niya ng mga panus- 
tos na pagkain. (2Cr 11:5-12, 17) Gayunman, nang 
ang kaniyang pagkahari ay maitatag nang matibay, 
iniwan niya ang pagsamba kay Jehova at pinangu- 
nahan ang Juda sa pagsasagawa ng karima-rima- 
rim na pagsamba sa sekso, marahil ay dahil sa 
impluwensiyang Ammonita mula sa pamilya ng ka- 
niyang ina. (1Ha 14:22-24, 2Cr 12:1) Ito naman ang 
pumukaw ng galit ni Jehova, at bilang kapahayagan 
nito ay ibinangon niya ang hari ng Ehipto, si Sisak, 
na kasama ng mga kaalyado nito ay dumaluhong sa 
lupain at bumihag ng maraming lunsod sa Juda no- 
ong ikalimang taon ng paghahari ni Rehoboam. 
Kung hindi nagpakumbaba si Rehoboam at ang ka- 
niyang mga prinsipe bilang pagsisisi, maging ang 
Jerusalem ay hindi sana nakaligtas. Magkagayun- 
man, ang mga kayamanan ng templo at ng bahay 
ng hari, kasama ang mga gintong kalasag na gina- 
wa ni Solomon, ay kinuha ni Sisak bilang kaniyang 
samsam. Nang magkagayon ay pinalitan ni Rehobo- 
am ang mga kalasag na ito ng mga kalasag na tan- 
so.— 1Ha 14:25-28, 2Cr 12:2-12. 

Noong nabubuhay siya, nagkaroon si Rehoboam 
ng 18 asawa, kabilang si Mahalat na apo ni David, at 
si Maaca na apo ng anak ni David na si Absalom. Si 
Maaca ang kaniyang paboritong asawa at ang ina ni 
Abias (Abiam), isa sa kaniyang 28 anak na lalaki at 
maliwanag na tagapagmana ng trono. Kabilang sa 
iba pang mga miyembro ng pamilya ni Rehoboam 
ang kaniyang 60 babae at 60 anak na babae.---2Cr 
11:18-22. 

Bago ang kaniyang kamatayan sa edad na 58, at 
ang pagluklok ni Abias sa trono noong 980 B.C.E., 
namahagi si Rehoboam ng maraming kaloob sa 
iba pa niyang mga anak na lalaki, ipinapalagay na 
upang hadlangan ang anumang paghihimagsik la- 
ban kay Abias pagkamatay niya. (1Ha 14:31, 2Cr 
11:23, 12:16) Sa kabuuan, angkop na mabubuod ang 
buhay ni Rehoboam sa pananalitang ito: “Gumawa 
siya ng masama, sapagkat hindi niya lubusang pi- 
nagtibay ang kaniyang puso upang hanapin si Jeho- 
va.”--2Cr 12:14. 


1012 


REHOBOT  [Malalawak na Dako]. 

1. Ang pangalang ibinigay ni Isaac sa isang ba- 
lon na hinukay niya. (Gen 26:22) Walang-katiya- 
kang iniuugnay ng ilang iskolar ang Rehobot sa Ru- 
heibeh (Horvat Rehovot [ba-Negev]), mga 35 km 
(22 mi) sa TK ng Beer-sheba. Ang mga pangalang 
ito ay may ilang pagkakahawig. Nang pinapangala- 
nan ang balon, sinabi ni Isaac na nagbigay ngayon 
ang Diyos ng sapat na dako. Siya at ang kaniyang 
mga pastol ay maaaring maging mabunga nang 
hindi nakikialam sa iba o pinakikialaman ng iba. 

2. Isang lunsod na hindi alam ang lokasyon at pi- 
nanggalingan ni Shaul, isang naunang Edomitang 
hari. (Gen 36:31, 37; 1Cr 1:43, 48) Sa dalawang pag- 
tukoy rito, ang lugar ay tinawag na “Rehobot sa tabi 
ng Ilog.” Sa Bibliya, ang katawagang “Ilog” ay kara- 
niwang nangangahulugang ang Eufrates. (Aw 72:8, 
2Cr 9:26, ihambing ang Exo 23:31 at Deu 11:24.) 
Kaya iminumungkahi ng ilang heograpo ang alin- 
man sa dalawang lugar na malapit sa pinagsasalu- 
bungan ng mga ilog Khabur at Eufrates. Gayun- 
man, mangangahulugan ito na si Shaul ay nagmula 
sa isang lunsod na malayo sa labas ng teritoryong 
Edomita. Gayunman, naniniwala ang ilang maka- 
bagong heograpo na sa dalawang kasong ito, ang 
“Ilog” ay tumutukoy sa isang ilog sa Edom o mala- 
pit sa isa sa mga hanggahan nito, gaya ng Zered 
(Wadi el-Hasa”) na umaagos patungo sa timugang 
dulo ng Dagat na Patay. Iminumungkahi ng heogra- 
pong si J. Simons ang isang lugar na mga 37 km 
(23 mi) sa TS dulo ng Dagat na Patay. 


REHOBOT-IR [Malalawak na Dako (o, Mga Li- 
wasan) ng Lunsod]. Posibleng isang karatig-pook ng 
sinaunang Nineve. Itinayo iyon ni Nimrod. Hindi 
alam ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon 
nito.--Gen 10:10, 11. 


REHUM. 


1. Isa sa mga nakatala sa unahan ng rehistro ng 
mga tapon na bumalik mula sa Babilonya patu- 
ngong Jerusalem kasama nina Zerubabel at Jesua. 
(Ezr 2:1, 2) Ang kaniyang pangalan ay binabaybay 
na Nehum sa Nehemias 7:7. 

2. Isang saserdote na nakatalang kabilang sa 
mga bumalik kasama ni Zerubabel. (Ne 12:1, 3) Da- 
hil sa isang simpleng paglilipat ng mga titik Hebreo, 
magiging siya ang isang tinatawag na Harim sa Ne- 
hemias 12:15 at sa iba pang talata.--Tingnan ang 
HARIM Blg. 1. 

3. Ang “punong opisyal ng pamahalaan” (ng 
Imperyo ng Persia) na ipinapalagay na nanirahan 
sa Samaria at nanguna sa pagsulat ng isang liham 
kay Haring Artajerjes na may-kabulaanang nag- 
akusa sa mga Judio may kinalaman sa kanilang 
mga intensiyon sa muling pagtatayo ng Jerusalem. 


1013 


Ang tugon ng imperyo ay nag-uutos kay Rehum at 
sa mga kababayan nito na pumaroon sa Jerusalem 
at puwersahang pahintuin ang gawain ng mga Ju- 
dio na muling pagtatayo. (Ezr 4:8-24) Gayunman, 
hindi nagtagal pagkatapos nito ay pinasigla nina 
Hagai at Zacarias ang mga Judio na ipagpatuloy 
ang kanilang muling pagtatayo, na sa wakas ay si- 
nang-ayunan sa pamamagitan ng pagrerepaso ng 
mga Persiano sa orihinal na batas ni Ciro.---Ezr 
5:1-6:13. 

4. Isang Levitang anak ni Bani na tumulong na 
magkumpuni ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:17. 

5. Ang ulo ng isang pamilya na nabuhay pagka- 
raan ng pagkatapon na ang kinatawan, kung hindi 
man siya mismo, ay nagpatotoo sa tipan ng katapa- 
tan noong panahon ng pagkagobernador ni Nehe- 
mias.--Ne 10:1, 14, 2b. 


REI (Kasamahan: Kaibigan]. Isa sa makapangya- 
rihang mga lalaki ni David na tumangging sumali 
sa pakikipagsabuwatan ni Adonias.---1Ha 1:8. 


REKEM  [posible, Manghahabi]. 

1. Isang hari ng Midian, isa sa lima na pinatay 
nang ang Midian ay parusahan dahil sa panghihika- 
yat sa Israel sa imoralidad. Ang lima, ipinapalagay 
na mga basalyo ng mga Amorita, ay tinawag ding 
“mga duke ng Sihon.”--Bil 31:8, Jos 13:21. 

2. Isang inapo ni Manases.— 1Cr 7:14, 16. 

3. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ng anak 
ni Hezron na si Caleb.-- 1Cr 2:4, 5, 9, 42-44. 

4. Isang lunsod sa teritoryo na takdang bahagi 
ng Benjamin, hindi alam ang lokasyon nito.---Jos 
18:21, 27, 28. 


REMALIAS. Ama ng Israelitang si Haring Peka. 
--2Ha 15:25, 2Cr 28:6, Isa 7:4, 5. 


REMET. Isang lunsod ng Isacar sa hangganan 
nito. (Jos 19:17, 18, 21) Waring ito rin ang JARMUT 
Blg. 2 at RAMOT Blg. 1. 


RENDA [sa Ingles, bridle}. Ang kasangkapang 
nasa ulo ng kabayo na ginagamit bilang pangkon- 
trol at pamigil dito, binubuo ng kabisada, bokado, 
at mga panaling panghila, kadalasan ay may kasa- 
mang iba pang mga kagamitan. Sa Hebreo, ito ay 
me'thegh (2Ha 19:28) at re'sen (Job 30:11), saman- 
talang sa Griego naman, ito ay khali-nos/--San 
3:8. 

Sa Bibliya, ang “renda” ay karaniwang ginagamit 
sa makasagisag na paraan, o sa mga ilustrasyon. Si- 
nabi ng salmista: “Huwag kayong maging gaya ng 
kabayo o ng mula na walang pagkaunawa, na ang 
sigla ay kailangang supilin ng renda o ng preno 
bago sila lumapit sa iyo.” (Aw 32:9) Ang mga tao 
ay hindi dapat maging tulad ng walang-katuwi- 


REPA 


rang mga hayop, na walang kakayahang patnuba- 
yan nang wasto ang kanilang sarili. Gayunman, 
kung paanong nangangailangan ng panghagypit at 
renda ang gayong mababangis na hayop, pama- 
lo naman ang maaaring gamitin sa taong hangal. 
--Kaw 26:3. 

Sa Apocalipsis, ang “punong ubas ng lupa" ay ini- 
hagis sa pisaan ng ubas at buong-tinding niyurakan 
ng mga paa ng mga kabayo na nasasapatusan ng 
bakal, anupat umabot ang dugo “hanggang sa mga 
renda ng mga kabayo, sa layo na isang libo anim na 
raang estadyo [296 na km, 184 na mi.” (Apo 14:18- 
20) Ang gayon kataas na dugo na umabot nang ga- 
yon kalayo ay lumalarawan sa pagkalawak-lawak na 
pagkapuksang pinangyari ng mga anghel at nagpa- 
pahiwatig na ang pisaan ng ubas ay may sapat 
na laki upang kulungin ang lahat at pigilan ang pag- 
takas ng sinumang kabilang sa makasagisag na “pu- 
nong ubas ng lupa” sa panahon ng kalubusan ng 
pagkakasala nito. 

Sinabi ni Jehova kay Haring Senakerib ng Asirya: 
“Ilalagay ko nga ang aking pangawit sa iyong ilong 
at ang aking renda sa pagitan ng iyong mga labi, at 
dadalhin nga kitang pabalik sa daan na iyong pi- 
nanggalingan.” (2Ha 19:28, Isa 37:29) Hindi kusang- 
loob kundi dahil sa kamay ni Jehova, napilitan si Se- 
nakerib na talikuran ang pagkubkob sa Jerusalem at 
bumalik sa Nineve, kung saan nang maglaon ay pi- 
naslang siya ng kaniyang sariling mga anak. (2Ha 
19:32-37, Isa 37:33-38) Ipinahihiwatig ng paglala- 
gay ni Jehova ng renda sa mga panga ng mga kaa- 
way na bayan na mapapasailalim sila sa lubusang 
pagkontrol kung paanong nasusupil ang mga hayop 
sa pamamagitan ng renda.---Isa 30:28. 

Noong nananaghoy si Job dahil sa kaniyang naka- 
pipighating kalagayan na dulot ng pagkakasakit at 
panunuya, sinabi niya tungkol sa mga nang-uusig 
sa kaniya: “Ang renda ay iniwan nilang kalag dahil 
sa akin.” (Job 30:11) Ang mga kaaway ni Job ay du- 
maluhong nang mabilis at tuluy-tuloy, walang ren- 
da, wala ni katiting mang paggalang at pagpipigil, 
sa pagbubulalas ng pagkapoot nila sa kaniya. 

Si Santiago na kapatid sa ina ni Jesus ay nagpayo 
tungkol sa wastong paggamit ng dila, anupat iniha- 
lintulad sa isang renda ang pagsupil dito. Kung ang 
isa ay may pagpipigil sa sarili dahil sa pagkakapit 
niya ng mga simulain sa Kasulatan, at sa pamama- 
gitan nito ay nakokontrol niya ang kaniyang dila, 
makokontrol din niya ang kaniyang buong katawan. 
(San 3:2, 3) Ang isang nag-aangking mananamba 
ng Diyos ay kailangang magrenda ng kaniyang dila, 
kung hindi ay mawawalang-saysay ang kaniyang 
anyo ng pagsamba.---San 1:26. 


REPA. 
7:22-27. 


Isang Efraimitang ninuno ni Josue.---1Cr 


REPAEL 


REPAEL [Ang Diyos ang Nagpagaling]. Isang 
anak ng panganay ni Obed-edom na si Semaias. 
Siya ay inatasan kasama ng kaniyang mga kapatid 
bilang isang bantay ng pintuang-daan na nanga- 
ngalaga sa mga kamalig sa T ng santuwaryo.---1Cr 
26:4, 7, 8, 1b. 


REPAIAS [Si Jah ay Nagpagaling]. 

1. Ikalawang binanggit na anak ni Tola at ulo ng 
sambahayan sa panig ng ama sa tribo ni Isacar. 
— 1Cr 7:1, 2. 

2. Isang Benjamitang inapo ni Haring Saul at ni 
Jonatan. (1Cr 9:39-43) Tinatawag siyang Rapah sa 
1 Cronica 8:37. 

3. Isa sa apat na anak ni Isi na, malamang noong 
panahon ng paghahari ni Hezekias, nanguna sa 500 
Simeonita laban sa mga Amalekita na tumakas pa- 
tungong Bundok Seir. Pagkatapos ay sinakop ng 
mga Simeonita ang teritoryong ito.— 1Cr 4:41-43. 

4. Isang inapo ni David na nabuhay pagkaraan 
ng pagkatapon.—1Cr 3:5, 9, 10, 21. 

5. Isang opisyal sa Jerusalem na tumulong sa 
proyekto ni Nehemias na pagkukumpuni ng pader 
ng Jerusalem; anak ni Hur.—Ne 3:9. 


REPAIM, MGA. Matatangkad na tao o tribo. 
Hindi matiyak ang kahulugan at pinanggalingan ng 
pangalang ito. Malamang, tinawag silang mga Re- 
paim dahil sa pagiging mga inapo ng isang lalaking 
nagngangalang Rapah. Sa 2 Samuel 21:16 waring 
nakapaloob sa ha-Raphah' (sa literal, ang Rapah) 
ang pangalan ng ama upang kumatawan sa buong 
lahi ng mga higante. 

Noong maagang yugto ng panahon, maliwanag 
na nanirahan ang mga Repaim sa S ng Dagat na 
Patay. Tinukoy ng mga Moabita na nagtaboy sa 
kanila ang mga Repaim bilang Emim (“Nakatata- 
kot na mga Bagay”). Tinawag silang Zamzumim 
(posibleng mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “isaisip, magpakana”) ng mga Ammonita. 
(Deu 2:10, 11, 19, 20) Nang pumaroon si Haring Ke- 
dorlaomer ng Elam sa K upang labanan ang limang 
mapaghimagsik na hari malapit sa Dagat na Patay 
(anupat dinalang bihag si Lot), tinalo niya ang mga 
Repaim sa Asterot-karnaim. (Gen 14:1, 5) Ipinakiki- 
ta nito na ang kinaroroonan ng mga Repaim nang 
panahong iyon ay sa Basan, sa S ng Jordan. Di- 
nagtagal pagkaraan nito ay sinabi ng Diyos na ibi- 
bigay niya sa mga inapo ni Abraham ang Lupang 
Pangako, kabilang na rito ang teritoryo na tinitira- 
han ng mga Repaim.---Gen 15:18-20. 

Pagkaraan ng mahigit na 400 taon, bago pumasok 
ang Israel sa Canaan, ang “lupain ng mga Repaim” 
ay iniuugnay pa rin sa Basan. Doon tinalo ng mga 
Israelita si Og na hari ng Basan (Deu 3:3, 11, 13; Jos 


1014 


12:4: 13:12), na tanging “nalabi sa natira sa mga Re- 
paim.” Hindi matiyak kung nangangahulugan ito na 
siya ang huling hari ng mga Repaim o na siya ang 
huling Repaim sa dakong iyon, sapagkat di-nagtagal 
ang mga Repaim ay nakita sa K ng Jordan. 

Sa Lupang Pangako ay nagkaproblema ang mga 
Israelita sa mga Repaim, sapagkat ang ilan sa kani- 
la ay nanatili sa mga kagubatan ng bulubunduking 
pook ng Efraim. Takot ang mga anak ni Jose na ita- 
boy sila. (Jos 17:14-18) Nang makipaglaban si David 
sa mga Filisteo, pinabagsak niya at ng kaniyang 
mga lingkod ang apat na lalaking “ipinanganak sa 
mga Repaim sa Gat.” Ang isa sa kanila ay inilarawan 
bilang “isang lalaki na pambihira ang laki na ang 
mga daliri sa kamay at paa ay animan, dalawampu't 
apat.” Ipinahihiwatig ng paglalarawan sa kanilang 
baluti na silang lahat ay mga lalaking may kalaki- 
han. Ang isa sa mga ito ay si “Lami na kapatid ni Go- 
liat na Giteo.” (1Cr 20:4-8) Ang Goliat na ito, na pi- 
natay ni David, ay may taas na anim na siko at isang 
dangkal (2.9 na m, 9.5 piye). (1Sa 17:4-7) Ang ulat 
sa 2 Samuel 21:16-22 ay kababasahan ng “Goliat,” sa 
halip na “kapatid ni Goliat,” gaya ng nasa 1 Cronica 
20:5, na maaaring nagpapahiwatig na may dala- 
wang Goliat.---Tingnan ang GOLIAT. 

Ang Hebreong repha-im' ay ginagamit sa isa 
pang diwa sa Bibliya. Kung minsan ay maliwanag 
na kumakapit ito, hindi sa espesipikong mga tao, 
kundi doon sa mga patay na. Sa pag-uugnay ng sa- 
litang ito sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“lumaylay, magrelaks,” ipinapalagay ng ilang isko- 
lar na nangangahulugan ito ng “nakalubog, mga 
walang lakas.” Sa mga teksto na may ganitong diwa, 
isinalin ito ng Bagong Sanlibutang Salin bilang “ya- 
ong mga inutil sa kamatayan,” at maraming iba 
pang salin ang gumamit ng saling gaya ng “patay 
na mga bagay,” “namatay,” at “patay.”--Job 26:5; 
Aw 88:10: Kaw 2:18, 9:18, 21:16, Isa 14:9, 26:14, 19. 


REPAIM, MABABANG KAPATAGAN NG. 


Isang malawak na kapatagan o libis na malapit sa 
Jerusalem. Ipinapalagay na ang pangalan nito'y ki- 
nuha mula sa matatangkad na tao na tinawag na 
Repaim na malamang ay nanirahan dito. Nakatala 
ito bilang hangganan ng mga teritoryo ng Juda at 
Benjamin. (Jos 15:1, 8; 18:11, 16) Sa hilagaang dulo 
nito ay may isang bundok o tagaytay na nakaharap 
sa Libis ng Hinom. Ang kinikilalang lokasyon ng 
Mababang Kapatagan ng Repaim ay ang kapatagan 
ng Baqa‘ sa dakong TK ng Temple Mount. Papalu- 
song ito sa distansiyang mga 1.5 km (1 mi) at pag- 
katapos ay papakitid tungo sa Wadi el Werd (Nahal 
Refa'im). 

Malamang na dahil mataba ang kapatagang ito 
(Isa 17:5) at malapit ito sa Jerusalem at Betlehem 
kung kaya nagustuhan ito ng mga Filisteo. (2Sa 23: 


1015 


13, 14: 1Cr 11:15-19) Pagkatapos na mapahiran si 
David bilang hari sa Israel, gumawa ng mga paglu- 
sob ang mga Filisteo sa Mababang Kapatagan ng 
Repaim. Gayunman, sinunod ni David ang mga ta- 
gubilin ng Diyos at nagtagumpay siya laban sa ka- 
nila.--2Sa 5:17-25, 1Cr 14:8-17: tingnan ang BAAL- 
PERAZIM. 


REPAN. Isang bathalang bituin na binanggit ni 
Esteban nang ipagtanggol niya ang kaniyang sarili 
sa harap ng Sanedrin. (Gaw 7:43) Malamang na si- 
nipi ni Esteban sa Griegong Septuagint ang mga sa- 
lita ng Amos 5:26, 27, upang ipakita na ang pagka- 
tapon ng Israel ay resulta ng pagsamba nila sa mga 
banyagang bathala na gaya ni Repan (Kaiwan). Isi- 
nalin ng mga tagapagsalin ng Septuagint ang “Kai- 
wan” bilang Rhai'phan, subalit sa pagsipi ni Este- 
ban, ang katawagang Rhompha' ang makikita sa 
tekstong Griego nina Westcott at Hort. Ganito ang 
sinabi ni F. J. A. Hort sa isang nota sa Gawa 7:43: 
“Sa LXX ng Am 5 26, ang anyong ginamit ay [Rhai- 
phan'] o [Rhe:-phan'|], na kahawig ng Repa o Repha, 
isa sa mga pangalan ni Saturn (Seb) ng Ehipto.” 
— The New Testament in the Original Greek, nina 
Westcott at Hort, Graz, 1974, Tomo II, apendise, 
p. 92; tingnan ang ASTR0OLOGO (Si Molec at ang As- 
trolohiya sa Israel): KAIWAN. 


REPIDIM [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mangalat”, o, “paginhawahin']. Isa sa 
mga lugar kung saan nagkampo ang mga Israelita 
noong naglalakbay sila mula sa Dagat na Pula patu- 
ngong Bundok Sinai. Pagkaalis nila sa Ilang ng Sin, 
nagkampo sila sa Dopka, pagkatapos ay sa Alus, 
at nang dakong huli ay sa Repidim. (Exo 17:1, Bil 
33:12-14) Palibhasa'y walang tubig sa Repidim, ang 
bayan ay nagreklamo at nakipagtalo kay Moises. Sa 
utos ng Diyos, isinama ni Moises ang ilang matatan- 
dang lalaki sa “bato sa Horeb” (maliwanag na ang 
bulubunduking rehiyon ng Horeb, hindi ang Bun- 
dok Horeb) at hinampas niya ng kaniyang tungkod 
ang isang bato. Umagos mula roon ang tubig, anu- 
pat lumilitaw na nakarating ito hanggang sa ba- 
yang nagkakampo sa Repidim.---Exo 17:2-7. 

Sa Repidim sinalakay ng mga Amalekita ang mga 
Israelita. Ngunit sa pangunguna ni Josue sa pakiki- 
paglaban, nilupig ng bayan ng Diyos ang mga ma- 
nanalakay. (Exo 17:8-16) Ipinahihiwatig ng puwesto 
ng salaysay sa rekord na nasa Repidim ang mga Is- 
raelita nang dalhin ng biyenan ni Moises si Zipora at 
ang dalawang anak nito kay Moises at nang imung- 
kahi niya na pumili si Moises ng mga pinuno na tu- 
tulong sa paghatol sa bayan.---Exo 18:1-27. 

Hindi tiyak kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Repidim. Ang iba't ibang lokasyon na iminumung- 


RETAMA, PUNONG 


kahi ng mga heograpo ay napagpasiyahan nila kaa- 
yon ng kanilang pagkaunawa sa rutang nilakbay ng 
mga Israelita mula sa Ilang ng Sin patungong Bun- 
dok Sinai. Iniuugnay ng maraming makabagong 
heograpo ang Repidim sa isang lugar sa Wadi Refa- 
yied, di-kalayuan sa HK ng kinikilalang lokasyon ng 
Bundok Sinai. Karatig ng wadi ang isang burol na 
may gayunding pangalan. Doon maaaring tumayo 
si Moises habang nakataas ang kaniyang mga bisig 
noong nakikipagbaka sila sa mga Amalekita. 


REPTILYA. Ang reptilya ay isang hayop na 
malamig ang dugo, may gulugod, at lumalanghap 
ng hangin. Ang terminong Hebreo para sa mga rep- 
tilya ay nanggaling sa pandiwang za-chal!, nanga- 
ngahulugang “sumalimbay.” Ayon sa Deuteronomio 
32:24, kasama sa mga bagay na magdudulot ng ka- 
bagabagan sa idolatrosong Israel “ang kamandag ng 
mga reptilya sa alabok,” anupat maliwanag na tu- 
mutukoy sa makamandag na mga ahas. (Ihambing 
ang Jer 8:17.) Sa Mikas 7:17, ang mga bansang da- 
daigin ng kapangyarihan ng Diyos ay tinutukoy na 
lumalabas mula sa kanilang mga balwarte gaya ng 
nabulabog na mga reptilya. 

Maliban sa mga serpiyente, ang iba pang mga 
reptilya na binanggit sa Bibliya ay ang hunyango, 
ang tuko at iba pang mga bayawak.-- Tingnan ang 
mga komento sa ilalim ng kani-kanilang indibidu- 
wal na pangalan. 


RES [ìn] (o, gaya ng karaniwang anyong Ingles 
nito, resh). Ang ika-20 titik ng alpabetong He- 
breo. Dahil magkahawig ang anyo ng res [1] at ng 
dalet [T], kung minsan ay napagpapalit ng mga ta- 
gakopya ang dalawang ito. 

Sa Hebreo, lumilitaw ang titik na ito bilang ang 
unang titik sa bawat isa sa walong talata ng Awit 
119: 153-160. 


RESA. Anak, samakatuwid nga, inapo, ni Zeru- 
babel at ninuno ni Jesu-Kristo.--Luc 3:23, 27. 


RESEN. Isang lunsod sa Asirya na itinayo ni 
Nimrod sa pagitan ng Nineve at Cala. Gayunman, 
hindi alam ang lokasyon nito.---Gen 10:10-12. 


RESEP. Isang Efraimita, isa sa mga ninuno ni 
Josue.--1Cr 7:22-27. 


RETAMA, PUNONG [sa Heb., rothem, sa 
Ingles, broom tree]. Ang punong retama (Retama 
raetam) sa katunayan ay isang palumpong sa di- 
syerto na mula sa pamilya ng mga gisantes. Ang 
katumbas na pangalang Arabe (ratam) ay nakatu- 
tulong upang makilala ang halaman at ipinakikita 
niyaon na ang saling “punong enebro” sa King 
James Version ay hindi tama. 


REU 


Ang palumpong na ito ay isa sa pinakamaraming 
halaman sa ilang ng Juda, sa Peninsula ng Sinai, at 
gayundin sa iba pang bahagi ng Arabia, at matatag- 
puan ito sa mga bangin, sa mga dakong mabato, sa 
mga gilid ng burol, at maging sa kahabaan ng mga 
hantad na buhanginan ng disyertong mga lugar, 
kung saan ito nag-uugat nang malalim upang ma- 
kasipsip ng halumigmig. Tumataas ito nang mula 
1 hanggang 4 na m (3 hanggang 13 piye), marami 
itong sangang payat at tulad-patpat at dahong ma- 
kikitid at tuwid. Kapag namumulaklak, napakagan- 
dang tingnan ng maliliit na kumpol ng maririkit na 
bulaklak nito na iba't iba ang kulay, mula sa kulay 
puti hanggang kulay-rosas, samantalang nalalata- 
gan ng mga iyon ang tigang na mga gilid ng burol. 
Maliwanag na ang pangalang Hebreo para sa hala- 
mang ito (rothem) ay nagmula sa isang salitang- 
ugat na nangangahulugang “kumapit,” marahil ay 
tumutukoy sa kakayahan nitong pigilin ang paggu- 
ho ng mga burol ng buhangin. Ayon kay Pliny, ang 
malalambot na sanga nito ay ginagamit na pamig- 
kis.--- Natural History, XXIV, XL, 65. 

Nang tumakas si Elias patungo sa ilang upang 
maiwasan ang poot ni Jezebel, sinasabi ng ulat sa 
1 Hari 19:4, 5 na siya ay “umupo sa ilalim ng isang 
punong retama” at pagkatapos ay natulog doon. Ba- 
gaman ang maliliit na punong retama ay makapag- 
lalaan lamang ng kaunting lilim mula sa nakapa- 
pasong araw sa ilang, ang mas malalaking puno 
ay makapagbibigay ng nakagiginhawang lilim. Ang 
pandisyertong palumpong na ito ay nagsilbi ring 
panggatong. Ang kahoy ng punong retama ay ma- 
husay na uling, anupat nagbabaga nang napakainit. 

Dahil mapait at nakakasuka ang mga ugat ng pu- 
nong retama, iminumungkahi ng ilan na ang pagtu- 
koy ni Job (30:4) sa mga ito bilang pagkain ng mga 
taong nagugutom sa tiwangwang na ilang ay tumu- 
tukoy marahil sa isang nakakaing parasitikong ha- 
laman (Cynomorium coccineum) na tumutubong 
gaya ng isang halamang-singaw sa mga ugat na ito. 
Bagaman maaaring ganito ang kalagayan, posible 
rin na may isa pang uri ng halamang ito na umiral 
noong mga araw ni Job (mahigit na 3,000 taon na 
ang nakararaan) bukod sa kasalukuyang puting pu- 
nong retama (Retama raetam) na tumutubo sa nga- 
yon. Sa paghaharap ng isa pang pangmalas may 
kinalaman sa Job 30:4, sumulat si N. Hareuveni: 
“Yamang ang mga ugat ng retama ay talagang hin- 
di nakakain sa anumang anyo nito, di-tulad ng mga 
dahon ng saltplant, maliwanag na ang tinutukoy ni 
Job ay ang mga ugat ng puting retama na ginawang 
isang bagay na maititinda upang may maibili ng ti- 
napay. Ang mga kabataang lalaking ito na lumilibak 
kay Job ay gumawa ng mga baga mula sa mga 
ugat ng puting retama upang ipagbili sa pamilihan.” 
(Tree and Shrub in Our Biblical Heritage, Kiryat 


1016 


Ono, Israel, 1984, p. 31) Kasuwato nito, iminumung- 
kahi ng ilan na ang paglalagay ng tuldok-patinig sa 
salitang Hebreo na isinaling “kanilang pagkain” ay 
dapat baguhin upang ang salitang Hebreo ay kaba- 
sahan ng “upang mapainit sila.” 


REU [Kasamahan; Kaibigan]. Anak ni Peleg at 
ama ni Serug; isang kawing sa talaangkanan sa pa- 
gitan ni Sem at ni Abraham. (1Cr 1:24-27) Si Reu, 
na nabuhay nang 239 na taon (2239-2000 B.C.E.), 
ay isa ring ninuno ni Jesu-Kristo.--Gen 11:18-21, 
Luc 3:35. 


REUEL [Kasamahan (Kaibigan) ng Diyos]. 

1. Ikalawang binanggit na anak ni Esau sa anak 
ni Ismael na si Basemat. Ang apat na anak mismo ni 
Reuel ay naging mga Edomitang shik.---Gen 36:2-4, 
10, 13, 17: 1Cr 1:35, 37. 

2. Biyenan ni Moises, isang saserdote ng Midian. 
(Exo 2:16-21, Bil 10:29) Sa ibang bahagi ng Kasula- 
tan ay tinawag na Jetro.---Tingnan ang JETRO. 

3. Isang Gadita na ang anak na si Eliasap ay pi- 
nuno ng tribo noong panahon ng paglalakad sa 
ilang. (Bil 2:14) Ang pangalang ito ay binabaybay 
na Deuel sa iba pang mga paglitaw nito.---Tingnan 
ang DEUEL. 

4. Ninuno ng isang Benjamita na nanirahan sa 
Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
--ICr 9:3, 7, 8. 


REUMA. Babae ng kapatid ni Abraham na si 
Nahor. Nagsilang siya ng apat na anak na lalaki. 
--Gen 22:20, 24. 


REYNA. Sa makabagong diwa, isang titulong 
ibinibigay alinman sa asawa ng hari o sa isang ba- 
baing monarka. Sa Bibliya, kadalasang tumutukoy 
ang titulong ito sa mga babae sa labas ng mga ka- 
harian ng Israel at Juda. Ang salitang Hebreo na pi- 
nakamalapit sa ideya ng reyna gaya ng pagkau- 
nawa rito sa ngayon ay malkah. Ngunit noon, 
bihirang mangyari sa Silangan na isang babae ang 
hahawak ng awtoridad na mamahala. Maaaring ang 
reyna ng Sheba ay nagkaroon ng gayong kapangya- 
rihan. (1Ha 10:1, Mat 12:42) Sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan, ang “reyna” ay isinalin mula sa sa- 
litang basilis:ssa, ang anyong pambabae ng salita 
para sa “hari.” Ikinakapit ang titulong ito kay Rey- 
na Candace ng Etiopia.---Gaw 8:27. 

Sa Hebreong Kasulatan, mas madalas gamitin 
ang mal-kah' may kaugnayan sa isang abay na rey- 
na, o ang pangunahing asawa ng hari ng isang ban- 
yagang kapangyarihan. Si Vasti, bilang panguna- 
hing asawa ni Haring Ahasuero ng Persia, ay isang 
abay na reyna sa halip na reynang namamahala. 
Hinalinhan siya ng babaing Judio na si Esther, anu- 


1017 


pat si Esther ang naging abay na reyna, at bagaman 
may maharlikang dangal si Esther, hindi siya isang 
kasamang tagapamahala (Es 1:9, 12, 19, 2:17, 22; 
4:11): anumang awtoridad na maaaring tinaglay 
niya ay ipinagkaloob lamang ng hari.--Ihambing 
ang Es 8:1-8, 10, 9:29-32. 

Sa Israel. Ang salitang Hebreo na gevirah, isi- 
nalin bilang “reyna” sa ilang bersiyon, ay mas tum- 
pak na nangangahulugang “ginang” o “among ba- 
bae.” Sa mga kaso kung saan ginagamit ang titulong 
ito, waring pangunahin itong kumakapit sa ina o lola 
ng hari, yamang ang mga babaing iyon ay iginaga- 
lang bilang mga maharlika, halimbawa, si Jezebel 
na ina ni Haring Jehoram ng Israel. (2Ha 10:13) 
Nang lumapit ang ina ni Solomon sa kaniya taglay 
ang isang kahilingan, yumukod siya rito at nagpala- 
gay siya ng isang trono sa kaniyang kanan para rito. 
(1Ha 2:19) Ang “ginang” ay maaaring patalsikin ng 
hari mula sa puwesto nito, gaya ng ginawa kay Ma- 
aca na lola ni Haring Asa ng Juda, na inalis niya sa 
pagiging “ginang” dahil gumawa ito ng isang kaki- 
la-kilabot na idolo sa sagradong poste.--- 1Ha 15:13. 

Walang sinumang babae ang maaaring maging 
legal na ulo ng estado sa mga kaharian ng Israel at 
ng Juda. (Deu 17:14, 15) Gayunman, pagkamatay ni 
Ahazias na hari ng Juda, nilipol ng kaniyang inang 
si Athalia, anak ng balakyot na si Haring Ahab ng 
Israel at ng asawa nitong si Jezebel, ang lahat ng ta- 
gapagmana ng kaharian maliban sa anak ni Ahazias 
na si Jehoas, na itinago ng kapatid ni Ahazias na si 
Jehosheba. Pagkatapos ay ilegal na naghari si Atha- 
lia sa loob ng anim na taon, hanggang noong pata- 
yin siya sa utos ng mataas na saserdoteng si Jeho- 
iada.---2Ha 11:1-3, 13-16. 

Sa Babilonya. Sa Babilonya, ang trono ay para 
lamang sa mga hari. Sa Daniel 5:10, lumilitaw na 
ang “reyna” (sa Aramaiko, malkah') ay hindi ang 
asawa kundi ang ina ni Belsasar, gaya ng ipinahihi- 
watig ng kabatiran nito sa mga pangyayaring may 
kinalaman kay Nabucodonosor na lolo ni Belsasar. 
Bilang inang reyna, nagtaglay siya ng maharlikang 
dangal at lubhang iginalang ng lahat, pati ni Belsa- 
sar. 

Sa Ehipto. Mga lalaki ang kauna-unahang mga 
ulo ng estado sa Ehipto. Sa totoo, ang tinatawag na 
“mga reyna” ay mga abay lamang. Sa 1 Hari 11:19, 
si Tapenes na asawa ni Paraon ay tinatawag na “gi- 
nang.” Naging reyna lamang si Hatshepsut dahil tu- 
manggi siyang isuko ang kaniyang pamamahala 
nang sumapit na sa hustong gulang ang tagapag- 
mana, si Thutmose IlI. Pagkamatay niya, pinawi 
o winasak ni Thutmose Ill ang lahat ng kaniyang 
bantayog. Ngunit nang maglaon, noong panahon 
ng paghaharing Ptolemaiko (Macedonio) sa Ehipto, 
nagkaroon ng mga reynang namamahala. 


REYNA NG LANGIT 


Sa Huwad na Pagsamba. Noong mga araw 
ni Jeremias, iniwan ng mga apostatang Israelita si 
Jehova, ang kanilang tunay na Hari, at sila ay ido- 
latrosong gumawa ng mga tinapay, mga handog 
na inumin, at haing usok para sa “reyna [sa Heb., 
mele'kheth] ng langit.”--Jer 7:18, 44:17, 18, ting- 
nan ang REYNA NG LANGIT. 

Sa Apocalipsis 18:7, ipinakikitang sinasabi ng 
Babilonyang Dakila nang may paghahambog, “Ako 
ay nakaupong isang reyna [sa Gr., basilissa],” 
anupat nakaupo siya sa “mga bayan at mga pulu- 
tong at mga bansa at mga wika.” (Apo 17:15) Pi- 
nananatili niya ang kaniyang kontrol sa pama- 
magitan ng kaniyang imoral na pakikipagtalik sa 
makalupang mga tagapamahala, gaya rin ng gina- 
wa ng maraming reyna noon.--Apo 17:1-5, 18:3, 
9: tingnan ang BABILONYANG DAKILA. 

Ang “Malareynang Abay” sa Langit. Ya- 
mang kay Kristo Jesus ikinakapit ng Hebreo 1:8, 9 
ang Awit 45:6, 7, malamang na “ang anak na ba- 
bae ng hari” sa Awit 45:13 ay makahula hinggil sa 
uring kasintahang babae ni Kristo. Dahil dito, lumi- 
litaw na “ang malareynang abay” (sa Heb., she- 
ghal') na binabanggit sa Awit 45:9 ay ang asawa 
ng Dakilang Hari, si Jehova. Hindi sa “malareynang 
abay” na ito iginawad ni Jehova ang awtoridad na 
mamahala bilang mga hari kundi kay Jesu-Kristo 
at sa 144,000 kasamahan nito na tinubos mula sa 
lupa.--Apo 20:4, 6: Dan 7:13, 14, 27. 


REYNA NG LANGIT. Titulo ng isang diyosa 
na sinamba ng mga apostatang Israelita noong mga 
araw ni Jeremias.---Jer 44:17-19. 

Bagaman mga babae ang pangunahing kasangkot 
dito, lumilitaw na ang buong pamilya ay nakibaha- 
gi sa pagsamba sa “reyna ng langit.” Ang mga 
babae ay nagluluto ng mga haing tinapay, ang 
mga anak ay namumulot ng panggatong, at ang 
mga ama naman ay nagpapaningas ng apoy. (Jer 
7:18) Ang pagsamba sa diyosang ito ay nagkaroon 
ng malakas na impluwensiya sa mga Judio. Nang 
mapaslang si Gobernador Gedalias, inakala ng mga 
tumakas patungong Ehipto na ang kapahamakang 
sumapit sa kanila ay dahil napabayaan nila ang 
paggawa ng haing usok at mga handog na inumin 
para sa “reyna ng langit.” Gayunman, tahasang ipi- 
nakita ng propetang si Jeremias na mali ang kani- 
lang akala.---Jer 44: 15-30. 

Hindi ipinakikilala ng Kasulatan kung sino ang 
“reyna ng langit.” Iminumungkahi na ang diyosang 
ito ay ang Sumerianong diyosa ng pag-aanak na si 
Inanna, na katumbas ni Ishtar ng Babilonya. Ang 
pangalang Inamna ay literal na nangangahulugang 
“Reyna ng Langit.” Ang katumbas nitong si Ish- 
tar na diyosa ng Babilonya ay inilarawan sa mga 


REZEP 


tekstong Akkadiano gamit ang mga bansag na “rey- 
na ng langit” at “reyna ng langit at ng mga bituin.” 

Lumilitaw na lumaganap sa iba pang mga bansa 
ang pagsamba kay Ishtar. Sa isa sa mga Amarna 
Tablets, nang sumulat si Tushratta kay Ameno- 
phis III, binanggit niya si “Ishtar, senyora ng langit.” 
Sa Ehipto, isang inskripsiyon ni Haring Horemheb, 
na pinaniniwalaang naghari noong ika-14 na sig- 
lo B.C.E., ang bumanggit kay “Astarte [Ishtar] na gi- 
nang ng langit.” Sa isang piraso ng stela na na- 
tagpuan sa Memfis at mula pa noong panahon ni 
Merneptah, isang Ehipsiyong hari na ipinapalagay 
na namahala noong ika-13 siglo B.C.E., si Astarte ay 
inilarawan sa ganitong inskripsiyon: “Si Astarte, gi- 
nang ng langit.” Noong yugtong Persiano, sa Seyene 
(makabagong Aswan), si Astarte ay binigyan ng ka- 
rugtong na titulong “ang reyna ng langit.” 

Nagpatuloy ang pagsamba sa “reyna ng langit” 
hanggang noong ikaapat na siglo C.E. Noong mga 
375 C.E., sa kaniyang akdang Panarion (79, 1, 7), si- 
nabi ni Epiphanius: “Pinapalamutian ng ilang babae 
ang isang uri ng karo o isang bangko na may apat 
na kanto at, pagkatapos itong latagan ng isang pira- 
so ng lino, sa isang partikular na araw ng kapista- 
han ay naglalagay sila sa harap nito ng tinapay sa 
loob ng ilang araw at inihahandog iyon sa pangalan 
ni Maria. Pagkatapos ang lahat ng babae ay kuma- 
kain ng tinapay na iyon.” Iniugnay ni Epiphanius 
(79, 8, 1, 2) ang mga kaugaliang ito sa pagsamba sa 
“reyna ng langit" na binanggit sa Jeremias at sinipi 
niya ang Jeremias 7:18 at 44:25.— Epiphanius, ine- 
dit ni Karl Holl, Leipzig, 1933, Tomo 3, p. 476, 482, 
483. 


REZEP. Isang lugar na binanggit sa mensahe ni 
Senakerib kay Haring Hezekias na naghahambog na 
winasak ng mga Asiryanong hari ang iba't ibang 
“bansa.” (2Ha 19:8-12, Isa 37:12) Hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon ng Rezep, palibhasa'y 
ilang lugar ang nagkaroon ng ganitong pangalan. 
Ang isa sa gayong lugar, ipinapalagay ng ilan na 
naging bahagi ng isang sinaunang distrito, ay iniu- 
ugnay sa makabagong Rusa'feh, nasa K ng Eufrates 
mga 145 km (90 mi) sa T ng makabagong Haran. Sa 
gayon ay nasa kapaligiran ito ng iminungkahing 
dako ng Gozan, na binanggit kasama ng Rezep. 


REZIN. 

1. Hari ng Sirya na naghari sa Damasco noong 
mga panahon ng mga paghahari ni Haring Jotam 
(777-762 B.C.E.) ng Juda at ng kaniyang anak na si 
Haring Ahaz (na ang paghahari ay nagtapos noong 
746 B.C.E). 

Maliwanag na noong papatapos na ang paghahari 
ni Jotam, sumama si Rezin kay Peka na hari ng Is- 
rael sa pakikipagdigma laban sa Juda. (2Ha 15:36- 


1018 


38) Noong panahon ng pakikidigma, na nagpatuloy 
hanggang noong paghahari ni Ahaz, nabihag ng 
mga Siryano, maliwanag na sa ilalim ni Rezin, ang 
maraming Judeano at dinala ang mga ito sa Damas- 
co. (2Cr 28:5) Gayundin, inagaw ni Rezin mula sa 
Juda ang lunsod ng Elat sa Gulpo ng ‘Aqaba, anupat 
itinaboy ang mga Judio at isinauli ang lunsod sa 
mga Edomita. (2Ha 16:6) Kinubkob ng pinagsamang 
mga hukbong Siro-Israelita ang Jerusalem, anupat 
binalak nilang gawing hari nito “ang anak ni Tabe- 
el,” ngunit hindi nila nabihag ang lunsod. (2Ha 16:5: 
Isa 7:1, 6) Lubhang ikinatakot ni Ahaz ang situwa- 
syon, sa kabila ng pagtiyak ni Isaias na hindi dapat 
katakutan si Rezin ng Sirya at si Peka ng Israel. (Isa 
7:3-12, 8:6, 7) Humingi ng tulong si Ahaz sa Asirya, 
anupat sinuhulan si Tiglat-pileser III upang salaka- 
yin ang Sirya.---2Ha 16:7, 8, 2Cr 28:16, 20. 

Nakipagdigma si Tiglat-pileser III laban sa Da- 
masco, anupat binihag ito at pinatay si Rezin. Sa ga- 
yon ay napasailalim ang Sirya sa pamumuno ng 
Asirya.---2Ha 16:9. 

2. Ang ama ng isang pamilya ng mga Netineo, 
na ang ilan sa kanila ay bumalik sa Jerusalem mula 
sa Babilonya noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 43, 48, Ne 
7:6, 46, 50. 


REZON [malamang, Mataas na Opisyal]. Isang 
kalaban ni Haring Solomon. Ang anak na ito ni Eli- 
ada ay naglingkuran kay Hadadezer na hari ng 
Zoba, na mula sa kaniya kinuha ni David ang Da- 
masco. Gayunman, iniwan ni Rezon si Hadadezer, 
at nag-organisa ng isang pangkat ng mandaram- 
bong. Sa isang panahong hindi binanggit, si Rezon 
mismo ay naghari sa Sirya mula sa Damasco, at lalo 
na mula noong panahon ng pag-aapostata ni Solo- 
mon hanggang noong katapusan ng paghahari nito, 
ibinulalas ni Rezon ang kaniyang pagkamuhi sa Is- 
rael. (1Ha 11:23-25, 1Cr 18:3-6) Kung, gaya ng imi- 
numungkahi ng iba, siya ang taong tinatawag na 
Hezion sa 1 Hari 15:18, mangangahulugan ito na 
siya ang pinagmulan ng Siryanong dinastiya na 
nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa Is- 
rael. 


RIBAI [posibleng pinaikling anyo ng Jeribai, na- 
ngangahulugang “Makipaglaban Nawa Siya, Ipinaki- 
paglaban Niya ang [Aming] Usapin sa Batas"]. Isang 
Benjamita ng Gibeah na ang anak na si Ittai (Itai) ay 
isa sa ‘tatlumpung’ bantog na mandirigma ni David. 
--2Sa 23:24, 29: 1Cr 11:31. 


RIBLA. 
1. Isang di-matukoy na lokasyon sa silanganing 
hangganan ng “lupain ng Canaan.”--Bil 34:2, 10, 11. 
2. Isang bayan sa H ng Israel “sa lupain ng Ha- 
mat.” (Jer 52:9) Ang lokasyon na karaniwang kiniki- 


1019 


lala bilang Ribla ay ang lugar ng mga guho malapit 
sa makabagong Ribleh sa S pampang ng Ilog Oron- 
tes, mga 60 km (37 mi) sa HS ng Baalbek, sa libis na 
nasa pagitan ng mga kabundukan ng Lebanon at 
Anti-Lebanon. Maliwanag na nagkampo si Para- 
on Necoh sa Ribla pagkatapos niyang matalo si Ha- 
ring Josias, noong mga 629 B.C.E. Nang panahong 
iyon ay humahayo siya patungong H upang maki- 
paglaban sa mga Babilonyo, na noo'y namumuno sa 
Asirya. Hinalinhan ni Jehoahaz si Josias, ngunit 
pagkaraan ng tatlong buwan ay ipinalit ni Necoh 
kay Jehoahaz si Eliakim (Jehoiakim). Iniutos ni Ne- 
coh na dalhin sa kaniya sa Ribla si Jehoahaz bago 
niya dinalang bihag sa Ehipto ang haring ito. (2Ha 
23:29-34) Ang Ribla ay isang estratehikong loka- 
syon para sa isang kampong militar. Kontrolado nito 
ang isang H-T na rutang pangkalakalan at pangmi- 
litar sa pagitan ng Ehipto at ng Eufrates. Sagana 
ang tubig dito, at makakakuha ng pagkain at pang- 
gatong sa nakapalibot na libis at mga kagubatan. 

Nakinabang din nang maglaon ang hukbong Ba- 
bilonyo sa mga bentahang ito. Noong isang pagka- 
kataon matapos pasimulang kubkubin ni Nabucodo- 
nosor ang Jerusalem sa pagtatapos ng 609 B.C.E., 
lumilitaw na nagtayo siya ng isang kampo sa Ribla 
upang pangasiwaan mula roon ang mga operasyong 
militar. Sa posisyong ito'y masasalakay niya ang 
Damasco o kaya'y mabilis siyang makababalik sa 
Babilonya kung kinakailangan. Nang mabihag si Ze- 
dekias noong 607 B.C.E., dinala siya kay Nabucodo- 
nosor sa Ribla, gaya rin ng ibang mahahalagang la- 
laki ng lunsod di-nagtagal pagkatapos nito.---2Ha 
25:1, 5-7, 18-21: Jer 39:5, 52:9-11, 26, 27. 

Ipinapalagay ng maraming iskolar na ang “Dibla” 
sa Ezekiel 6:14 ay dapat kabasahan ng “Ribla,” anu- 
pat tumutukoy sa Ribla na nasa Orontes.---Tingnan 
ang DIBLA. 


RIMON [Puno ng Granada]. 

1. Ang Benjamitang ama nina Baanah at Recab, 
ang mga pumaslang sa anak ni Saul na si Is-boset, 
mula sa Beerot sa H ng Gibeah.---2Sa 4:2, 5-7, 9. 

2. Isang lunsod ng tribo ni Simeon sa lugar na 
napalilibutan ng tribo ni Juda. (Jos 19:1, 2, 7; “Rem- 
mon,” KJ) Nakatala ito kasunod ng lunsod ng Ain, 
at lumilitaw na ang En-rimon sa Nehemias 11:29 ay 
isang anyong tambalan na tumutukoy sa magka- 
kambal na mga lunsod. Binanggit ito bilang nasa ti- 
mog sa Zacarias 14:10. Ang mga guho ng isang lu- 
gar na tinatawag na Khirbet Umm er-Ramamin 
(Horvat Remalya), mga 15 km (9 na mi) sa H ng 
Beer-sheba, ang ipinapalagay na sinaunang loka- 
syon nito. 

3. Isang nakapaloob na Levitang lunsod ng pa- 
milyang Merari sa S hanggahan ng lupain ng Zebu- 
lon (Jos 19:10, 13), maliwanag na tinatawag na 


RIMON 


“Dimna” sa Josue 21:35 at “Rimono" sa 1 Croni- 
ca 6:77. Iniuugnay ito sa Rummana (Rimon), mga 
10 km (6 na mi) sa H ng Nazaret. 

4. Isang mataas na lugar na tulad-malaking bato 
na dito umurong ang 600 lalaki na mula sa tribo ni 
Benjamin na mga nakaligtas sa pagbabaka malapit 
sa Gibeah, kung saan bumangon ang buong Isra- 
el laban sa mga Benjamita upang ipaghiganti ang 
panggagahasa at pagpaslang sa babae ng isang Le- 
vita. (Huk 20:45-47) Nanatili sila roon hanggang no- 
ong lapitan sila ng mga sugo ukol sa kapayapaan. 
(Huk 21:13) Ang dating moog, na nasa mga 6 na km 
(3.5 mi) sa S ng Bethel at 18 km (11 mi) sa HHS ng 
Jerusalem, ay kilala ngayon bilang Rammun, kung 
saan matatagpuan ang isang maliit na nayon. Doon 
ay may isang batong-apog na bundok na hugis- 
kono, na ang tatlong panig ay napalilibutan ng mga 
bangin na maraming yungib. 

5. Isang diyos ng Sirya. Kinilala ng Siryanong pi- 
nuno ng hukbo na si Naaman, matapos mapagaling 
sa kaniyang ketong, si Jehova bilang ang tunay na 
Diyos ngunit nagpahayag ng pag-aalala dahil kaila- 
ngan niyang samahan ang hari ng Sirya sa templo 
ni Rimon at yumukod doon kasama ng hari sa harap 
ng idolo ni Rimon, yamang ang hari ay sumasandig 
sa bisig ni Naaman.---2Ha 5:15-18. 

Si Rimon ay karaniwang iniuugnay kay Ram- 
man (nangangahulugang “Tagaungal, Tagapagpa- 
kulog"), isang diyos na kilalang pinakukundanganan 
sa Asirya at Babilonia. Iminumungkahi na ang pag- 
samba kay Rimon (Ramman) ay dinala pakanluran 
mula sa Asirya ng ilan sa mga tribo na nang mag- 
laon ay namayan sa palibot ng Damasco. Itinuturing 
ng maraming iskolar na ang Rimon (Ramman) ay 
isang titulo lamang ng diyos-bagyo na si Hadad 
(Adad). Ang bagay na ang Tabrimon at ang Ben- 
hadad ay mga pangalan ng mga Siryanong hari ay 
nagpapahiwatig ng batayan upang iugnay si Rimon 
kay Hadad, yamang malamang na tinaglay ng mga 
haring ito ang pangalan o titulo ng kanilang pangu- 
nahing diyos.---1Ha 15:18. 

Ang Rimon na pinakundanganan sa Sirya ay wa- 
lang alinlangang may malaking pagkakatulad kay 
Ramman. Sa mga Asiryano, ang huling nabanggit 
ay pangunahin nang isang diyos ng bagyo at kulog. 
Bagaman itinuturing na tagapagbigay ng ulan at sa 
gayon ay tagapaglaan ng tubig para sa mga balon 
at mga bukirin, si Ramman ay higit na iniuugnay sa 
mapangwasak na mga aspekto ng ulan at kidlat. Sa 
mga bantayog ng Asirya ay paulit-ulit na inilalara- 
wan si Ramman bilang isang diyos ng digmaan. Ga- 
yundin ang turing sa kaniya sa Babilonia, kung saan 
si Ramman, ang diyos-buwan na si Sin, at ang 
diyos-araw na si Shamash ay bumubuo ng isa sa 
maraming tatluhang diyos. 


RIMONO 


RIMONO. Lumilitaw na ibang pangalan ng lu- 
gar na tinatawag na Dimna sa Josue 21:35 at Ri- 
mon sa Josue 19:13.--1Cr 6:77: tingnan ang DIMNA; 
RIMON Blg. 3. 


RIMON-PEREZ [Puno ng Granada ni Perez]. 
Isa sa mga lugar na pinagkampuhan ng Israel sa 
ilang. Binanggit ito sa pagitan ng Ritma at Libna. 
(Bil 33:19, 20) Hindi pa natutukoy nang tiyakan 
kung saan ang lokasyon nito. Gayunman, iminu- 
mungkahi ng ilang heograpo ang Naqb el-Biyar, 
mga 25 km (16 na mi) sa KTK ng hilagaang dulo ng 
Gulpo ng ‘Aqaba. 


RINA [Hiyaw ng Kagalakan: Pagsusumamo]. Isa 
sa “mga anak” ni Shimon na nakatalang kabilang sa 
mga inapo ni Juda.--1ICr 4:1, 20. 


RIPAT. Isang anak ni Gomer at apo ni Japet. 
(Gen 10:2, 3; 1Cr 1:6) Sa 1 Cronica 1:6 ang nasa 
tekstong Hebreo Masoretiko ay “Dipat”: ngunit ang 
nasa Griegong Septuagint, sa Latin na Vulgate, at sa 
mga 30 manuskritong Hebreo ay “Ripat.” Ang pag- 
kakaiba sa baybay ay resulta marahil ng pagsulat 
ng tagakopya ng Hebreong da'leth (T) sa halip na 
ng Hebreong res (n), yamang ang mga titik ay 
magkahawig na magkahawig. 

Si Ripat ay nakatalang kabilang sa mga pinagmu- 
lan ng iba't ibang bansa at mga tao na nangalat sa 
lupa kasunod ng pangglobong Baha. (Gen 10:32) 
Ang tanging pagtukoy sa kasaysayan may kina- 
laman sa kaniyang mga inapo ay ginawa ni Jo- 
sephus, na nabuhay noong unang siglo C.E., na 
nag-aangking ang sinaunang mga tumatahan sa 
Paphlagonia (sa kahabaan ng T na panig ng Dagat 
na Itim sa hilagang-kanlurang Asia Minor) ay tina- 
tawag noon na mga Ripeano. Iniuugnay rin ng ilang 
iskolar ang pangalang ito sa pangalan ng isang ilog 
sa lugar na iyon na tinatawag na Rhebas, samanta- 
lang mas pabor naman ang iba na iugnay ito sa 
distrito ng Rhebantia sa rehiyon ng Bosporus, sa 
mas dako pang K. Ang limitadong pagbanggit kay 
Ripat sa rekord ng Bibliya at ang kawalan ng pagtu- 
koy sa pangalang iyon mula sa sinaunang sekular na 
kasaysayan na taglay natin ay hindi nagpapahintu- 
lot ng tiyakang pag-uugnay. 


RISA [posible, Pagwiwisik]. Isang lugar na pi- 
nagkampuhan ng mga Israelita sa ilang. Binanggit 
ito sa pagitan ng Libna at Kehelata. (Bil 33:21, 22) 
Hindi tiyak kung saan ang lokasyon ng Risa. Ga- 
yunman, iniuugnay ito ng ilan sa Kuntilla (Gerasa), 
mga 55 km (34 na mi) sa HHK ng hilagaang dulo 
ng Gulpo ng ‘Aqaba. 


RITMA [Punong Retama]. Isa sa mga kam- 
pamento ng Israel sa ilang. (Bil 33:18, 19) Sa nga- 


1020 


yon ay hindi na alam kung saan ang lokasyon 
nito. 


RIZIA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “malugod; sang-ayunan"]. Isang mandirig- 
ma at ulo ng pamilya sa tribo ni Aser; anak ni Ula. 
— 1Cr 7:39, 40. 


RIZPA [Pinainit na Bato; o, Nagbabagang Uling]. 
Isang babae ni Haring Saul; anak ni Aias. (2Sa 3:7; 
21:11) Pagkamatay ni Saul, pinaghinanakit ng kani- 
yang anak na si Is-boset si Heneral Abner dahil pi- 
napagsulit niya ito sa pagsiping kay Rizpa, isang 
akto na itinuring niyang nagpapahiwatig ng pag- 
agaw sa trono. Dahil dito, lumipat si Abner sa panig 
ni David.---2Sa 3:7-21. 

Nagsilang si Rizpa ng dalawang lalaki kay Saul, 
sina Armoni at Mepiboset. Matagal na panahon pag- 
kamatay ni Saul, kinuha ni David ang dalawang anak 
na ito ni Rizpa kasama ng limang iba pang inapo ni 
Saul at ibinigay ang mga ito sa mga Gibeonita, 
upang patayin, nang sa gayon ay alisin ang pagka- 
kasala sa dugo mula sa lupain. Ang pito ay inilantad 
sa isang bundok, kung saan binantayan ni Rizpa ang 
mga bangkay ng mga ito mula sa mga ibon at ma- 
babangis na hayop “mula sa pasimula ng pag-aani 
hanggang sa bumuhos sa kanila ang tubig mula sa 
langit.” (2Sa 21:1-10) Ang di-matiyak na yugtong ito 
ng panahon ay maaaring lima o anim na buwan, ma- 
liban kung, gaya ng iminumungkahi ng ilan, nagka- 
roon ng di-inaasahan, wala-sa-panahong buhos ng 
ulan. Ang gayong malakas na ulan bago mag-Oktub- 
re ay tunay na lubhang di-pangkaraniwan. (1Sa 12: 
17, 18, Kaw 26:1) Nang dakong huli ay narinig ni Da- 
vid ang bagay na iyon at tinapos ang pagbabantay ni 
Rizpa sa pamamagitan ng pagpapalibing sa mga 
bangkay.---2Sa 21:11-14. 


RODA [posible, Rosas]. Isang miyembro ng 
kongregasyong Kristiyano sa Jerusalem noong pa- 
nahon ng makahimalang paglaya ng apostol na si 
Pedro mula sa bilangguan noong mga 44 C.E. Si 
Roda ay isang alilang babae, ipinapalagay na sa 
sambahayan ng ina ni Marcos na si Maria. Sa paa- 
numan, isa siya sa mga nagpalipas ng gabi roon 
na nananalangin para kay Pedro. Nang tumugon 
siya sa katok sa pinto ng pintuang-daan, at nakilala 
ang tinig ni Pedro, napanaigan si Roda ng kagalakan 
anupat, sa halip na papasukin ito, tumakbo siya sa 
loob upang sabihin sa iba. “Nababaliw ka,” ang sabi 
nila, ngunit patuloy siyang nagpumilit. Samantala, 
patuloy na kumatok si Pedro hanggang nang sa wa- 
kas ay papasukin nila ito.--Gaw 12:3, 5, 12-16. 


RODANIM. Nakatala bilang isa sa apat na anak 
ni Javan sa 1 Cronica 1:7. Hindi matiyak ang ta- 
mang baybay ng pangalang ito, yamang ang nasa 


1021 


tekstong Masoretiko sa 1 Cronica 1:7 ay “Rodanim,” 
samantalang ang maraming manuskritong Heb- 
reo at ang Latin na Vulgate ay kababasahan dito 
ng “Dodanim.” Lumilitaw rin ang “Dodanim” sa 
tekstong Masoretiko sa Genesis 10:4, bagaman ang 
Griegong Septuagint at ang Samaritanong Penta- 
teuch ay kababasahan ng “Rodanim.” Sa Hebreo ang 
titik “r” (1) at ang titik “d” (T) ay magkahawig na 
magkahawig at sa gayon ay maaaring mapagpalit 
ng isang tagakopya. (Sa gayon ang “Ripat” sa Gen 
10:3 ay makikita bilang “Dipat” sa 1Cr 1:6 sa teks- 
tong Masoretiko.) Ipinakikita ng karamihan sa mga 
salin ang dalawang pangalang ito. Gayunman, mas 
pabor ang maraming leksikograpo sa “Rodanim.” 
Ipinapalagay ng mga komentaristang pabor sa pa- 
ngalang ito na malamang na ang mga taong nag- 
mula sa anak na ito ni Javan ang tumira sa pulo ng 
Rodas at sa karatig na mga pulo ng Dagat Aegeano. 


RODAS [Rosas]. Isang pulo na malapit sa TK su- 
lok ng Turkey at isa sa pinakamalalaking pulo sa Da- 
gat Aegeano, at ito'y may haba na mga 75 km 
(47 mi) at lapad na mga 35 km (22 mi). Ang kabi- 
serang lunsod nito ay tinatawag ding Rodas. Ang 
isang barko na sinakyan ni Pablo ay naglayag mula 
sa Cos hanggang Rodas noong malapit nang magta- 
pos ang ikatlong paglalakbay ng apostol bilang mis- 
yonero noong mga 56 C.E.--Gaw 21:1. 

Dahil sa estratehikong lokasyon at maiinam na 
daungan ng Rodas, ito ay naging prominente bilang 
isang sentro ng kalakalan noong maagang bahagi 
ng kasaysayan nito. Gayunman, nang maglaon, wa- 
ring higit na nakilala ang lunsod ng Rodas bilang 
isang sentrong pangkultura. 

Ang Colossus ng Rodas, isang bronseng estatuwa 
ng diyos-araw na si Helios, ay nakatayo malapit sa 
daungan ng lunsod ng Rodas. Itinuturing ito na isa 
sa “pitong kamangha-manghang gawa” ng sinau- 
nang daigdig at sinasabing ito ay may taas na mga 
70 siko (31 m; 102 piye). Bagaman hindi na ito na- 
katayo noong mga araw ni Pablo, palibhasa'y bu- 
magsak ito dahil sa isang lindol noong ikatlong sig- 
lo B.C.E., naroon pa rin ang pagkalaki-laking mga 
piraso ng Colossus hanggang sa Karaniwang Pana- 
hon. Hindi mapatunayan ang ideya na ang estatuwa 
ay nakasaklang sa pasukan patungo sa daungan 
anupat ang mga barko ay dumaraan sa pagitan ng 
mga binti nito. 


ROGA. Ikalawang nakatalang anak ni Semer sa 
talaangkanan ni Aser.--1Cr 7:30, 34. 


ROGELIM. Isang bayan sa Gilead. Tagarito 
ang kaibigan ni David na si Barzilai. (2Sa 17:27-29, 
19:31, 32) Ipinapalagay ng ilang heograpo na ang 
Rogelim ay nasa Bersinya, mga 7 km (4.5 mi) 


ROMA 


sa KTK ng Irbid. Posibleng napanatili sa Wadi er- 
Rejeileh, na malapit doon, ang pangalang Rogelim. 


ROMA. Ang dating maliit na lunsod sa Latium 
na naging sentro ng pamahalaan ng pinakadakilang 
imperyong pandaigdig noong sinaunang panahon 
ng Bibliya, sa ngayon ay kabisera ito ng Italya. 
Ang Roma ay nasa looban ng lupain, mga 25 km 
(16 na mi) sa gawing itaas ng Ilog Tiber, sa magka- 
bilang pampang, at nasa kalagitnaan kung pababa 
sa K panig ng peninsula ng Italya na may haba na 
1,130 km (700 mi). 

Dahil sa alamat at mitolohiya, hindi matiyak kung 
kailan itinatag ang Roma at kung sino ang nagtatag 
nito. Ayon sa tradisyon, itinatag ito ni Romulus, ang 
unang hari nito, noong 753 B.C.E., ngunit ipinahihi- 
watig ng mga libingan at ng iba pang mga ebiden- 
siya na tinahanan na ito bago pa noong panahong 
iyon. 

Ang mga unang pamayanan nito ay itinayo sa pi- 
tong burol sa S panig ng Ilog Tiber. Ayon sa tradi- 
syon, ang burol ng Palatine ang lokasyon ng pinaka- 
matandang pamayanan. Ang anim na iba pang 
burol na nasa palibot ng Palatine (pasimula sa H at 
iikot pakanan) ay ang Quirinal, Viminal, Esquiline, 
Caelian, Aventine, at Capitoline. Nang maglaon, ang 
malating mga libis sa pagitan ng mga burol ay ina- 
lisan ng tubig, at sa mahahalagang lugar na ito ay 
itinayo ang mga tirahan, mga porum, at mga sirkus. 
Ayon kay Pliny na Nakatatanda, noong 73 C.E. ang 
lunsod ay napalilibutan ng pader na may haba na 
mga 21 km (13 mi). Nang maglaon, ang mga burol 
at mga libis sa K panig ng Tiber ay idinugtong dito, 
kasama ang mahigit 40 ektarya (100 akre) na sakop 
ngayon ng Vatican. Ayon sa katamtamang pagtaya, 
bago ang malaking sunog noong panahon ni Nero, 
ang populasyon ng lunsod ay mahigit sa isang mil- 
yon katao. 

Ang Pulitikal na Larawan ng Roma. Sa pag- 
lipas ng mga siglo, nag-eksperimento ang Roma sa 
maraming uri ng pulitikal na pamamahala. Ang 
ilang institusyon ay ginaya sa ibang mga bansa, 
ang ilan ay sariling mga ideya nito. Sa kaniyang 
Pocket History of the World, sinabi ni H. G. Wells: 
“Ang bagong Romanong kapangyarihang ito na bu- 
mangon upang mangibabaw sa kanluraning daigdig 
noong ikalawa at unang siglo B.C. ay naiiba sa ilang 
kaparaanan mula sa mga nagdaang malalaking im- 
peryo na nanaig sa sibilisadong daigdig.” (1943, 
p. 149) Ang pulitikal na anyo ng Roma ay pabagu- 
bago habang dumarating at naglalaho ang iba't 
ibang istilo ng pamamahala. Kasama rito ang mga 
koalisyon ng mga pinunong patriyarka, pamamaha- 
la ng mga hari, mga pamahalaang hawak ng ii- 
lang pamilyang maharlika, mga diktadura, at iba't 
ibang anyo ng pamamahalang republikano kung 


ROMA 


saan nagkakaiba-iba ang kapangyarihang iginaga- 
wad sa mga senador, mga konsul, at mga triumvi- 
rate (mga koalisyon ng pamahalaan na binubuo ng 
tatlo katao), na may karaniwang tunggalian ng mga 
partido sa pagitan ng mga pangkat at mga paksiyon. 
Sunud-sunod na mga emperador ang namahala no- 
ong mga huling taon ng imperyo. Gaya ng pangka- 
raniwan sa mga pamahalaan ng tao, ang pulitikal na 
kasaysayan ng Roma ay may bahid ng pagkapoot, 
paninibugho, intriga, at pagpaslang, anupat mara- 
ming pakana at kontra-pakana ang binuo dahil sa 
mga alitan sa loob ng bansa at mga digmaan sa la- 
bas ng bansa. 

Ang pangingibabaw ng Roma sa daigdig ay unti- 
unting naganap. Una, lumaganap ang kaniyang 
impluwensiya sa buong Peninsula ng Italya at nang 
maglaon ay umabot ito sa palibot at sa ibayo ng Me- 
diteraneo. Ang pangalan ng lunsod ay halos naging 
singkahulugan ng pangalan ng imperyo. 

Sa pandaigdig na larangan, naabot ng Roma ang 
tugatog ng kaluwalhatian nito sa ilalim ng pamama- 
hala ng mga Cesar. Nangunguna sa talaang ito si 
Julio Cesar, hinirang na diktador sa loob ng sam- 
pung taon noong 46 B.C.E. ngunit pinaslang ng mga 
nagsabuwatan noong 44 B.C.E. Pagkaraan ng isang 
yugto kung saan tatlong tao, o triumvirate, ang 
nagtangkang humawak ng kapangyarihan, si Octa- 
Vian ang naging solong tagapamahala ng Imperyo 
ng Roma (31 B.C.E.-14 C.E/). Noong 27 B.C.E. ay 
nagtagumpay siyang maging emperador, anupat 
ipinroklama siya bilang “Augusto.” Si Augusto ang 
namamahala nang isilang si Jesus noong 2 B.C.E. 
(Luc 2:1-7) Ang kahalili naman ni Augusto, si Tibe- 
rio (14-37 C.E.), ang namamahala noong panahon 
ng ministeryo ni Jesus. (Luc 3:1, 2, 21-23) Ang ka- 
sunod ay si Gayo (Caligula) (37-41 C.E.) at si Clau- 
dio (41-54 C.E.), at ang huling nabanggit ang nag- 
labas ng batas na nagpapalayas sa mga Judio mula 
sa Roma. (Gaw 18:1, 2) Ang sumunod na namahala 
ay si Nero (54-68 C.E.), at sa kaniya iniapela ni Pab- 
lo ang kaso nito.---Gaw 25:11, 12, 21, MGA LARAWAN, 
Tomo 2, p. 534. 

Ang sumunod na mga emperador ng Roma pag- 
katapos ni Nero (noong unang siglo) ay sina Galba 
(68-69 C.E.): Otho at Vitellius (69 C.E.): Vespasian 
(69-79 C.E.), na siyang naghahari noong panahong 
wasakin ang Jerusalem, Tito (79-81 C.E.), na bago 
nito ay nanguna sa matagumpay na pagsalakay sa 
Jerusalem: Domitian (81-96 C.E.), na ayon sa tradis- 
yon ay siyang namamahala noong panahong ipata- 
pon si Juan sa pulo ng Patmos; Nerva (96-98 C.E.): 
at Trajan (98-117 C.E.). Umabot sa kasukdulan ang 
lawak ng nasasakupan ng imperyo sa ilalim ng pa- 
mamahala ni Trajan, anupat ang mga hangganan 
nito ay lumawak patungo sa lahat ng direksiyon---sa 


1022 


Rhine at sa North Sea, sa Danube, sa Eufrates, sa 
mga talon ng Nilo, sa malaking Disyerto ng Aprika, 
at sa Atlantiko sa K.--MAPA, Tomo 2, p. 533. 

Si Constantinong Dakila ang emperador ng Im- 
peryo ng Roma (306-337 C.E.) noong mga taon ng 
paghina nito. Matapos niyang makuha ang pama- 
mahala, inilipat niya ang kabisera sa Byzantium 
(Constantinople). Bumagsak ang Roma nang sumu- 
nod na siglo, noong 476 C.E., at ang mandirigmang 
pinunong Aleman na si Odoacer ang naging unang 
“barbarong” hari nito. 

Ang Buhay at mga Kalagayan sa Lunsod. Sa 
ilalim ni Augusto, hinati sa 14 na distrito ang pa- 
ngangasiwa sa pamahalaan ng lunsod, anupat isang 
mahistrado ang pinipili taun-taon sa pamamagitan 
ng palabunutan upang mamahala sa bawat distrito. 
Pitong pamatay-sunog na brigada na tinatawag na 
vigiles ang inorganisa, at bawat isa sa mga ito ay 
may pananagutan sa dalawang distrito. Sa labas 
mismo ng HS hangganan ng lunsod ay nakahimpil 
ang isang pantanging hukbo na binubuo ng mga 
10,000 katao, tinatawag na Tanod ng Pretorio, o ng 
Imperyo, para sa proteksiyon ng emperador. Mayro- 
on ding tatlong “urban cohort,” isang uri ng pulisya 
ng lunsod, upang magpatupad ng batas at magpa- 
natili ng kapayapaan sa Roma. 

Ang mayayaman at maimpluwensiyang mga tao 
ay kadalasan nang nakatira sa malapalasyong mga 
tahanan sa mga burol, ang kanilang mga taha- 
nan ay minamantini ng malalaking sambahayan ng 
mga lingkod at mga alipin, na kung minsan ay 
daan-daan. Sa mga libis naman ay nagsisiksikan 
ang karaniwang mga tao sa malalaking insula, o pa- 
upahang mga bahay, na may ilang palapag at nili- 
mitahan ni Augusto sa taas na 21 m (70 piye). Sa pa- 
gitan ng mga bloke ng paupahang mga bahay na ito 
ay may makikitid, paliku-liko at maruruming lansa- 
ngan na puno ng karaniwang trapiko at katiwaliang 
laganap sa malalaking lunsod. 

Ang makasaysayang sunog noong 64 C.E. ay 
nagbunga ng napakalaking pagdurusa at ng pagka- 
matay ng maraming tao sa mga lugar na ito ng mga 
dukha. Inilalarawan ni Tacitus ang masamang kala- 
gayan ng “mga babaing nagtitilian at takot na takot, 
mga takas na matatanda na o mga kabataan.” (The 
Annals, XV, XXXVII) Apat lamang sa 14 na distrito 
ng Roma ang nakaligtas. 

Kaunting-kaunti lamang sa mga taga-Roma ang 
maituturing na maykaya sa buhay, ang kayamanan 
ay hawak ng isa lamang maliit na minoridad. Nang 
unang dumating si Pablo sa Roma, marahil ay kala- 
hati ng populasyon ang mga alipin, anupat dinala 
roon bilang mga bilanggong nahuli sa digmaan, mga 
hinatulang kriminal, o mga anak na ipinagbili ng 
mga magulang, mga aliping walang legal na mga 


1023 


karapatan. Ang kalakhang bahagi naman ng mga ta- 
ong malaya ay mga maralita na halos nabubuhay la- 
mang sa panustos na inilalaan ng pamahalaan. 

Dalawang bagay ang inilaan ng estado, pagkain at 
libangan, upang hindi maghimagsik ang mga duk- 
ha, at dito nanggaling ang mapanlibak na pananali- 
tang panem et circenses (tinapay at mga sirkus), na 
nagpapahiwatig na ito lamang ang kailangan upang 
mabigyang-kasiyahan ang mga dukha sa Roma. 
Mula noong 58 B.C.E., karaniwan nang ipinamama- 
hagi nang libre ang mga butil at gayundin ang tu- 
big, na nakararating sa lunsod mula sa malalayong 
lugar sa pamamagitan ng mga paagusan. Mura lang 
ang alak. May mga aklatan para sa mga gustong 
magbasa. Bilang libangan ng taong-bayan, nariyan 
ang mga pangmadlang paliguan at mga himnasyo, 
at gayundin ang mga dulaan at mga sirkus. Sa mga 
dulaan ay mapapanood ang Griego at Romanong 
mga dula, mga sayaw, at mga pantomina. Sa mala- 
laking ampiteatro at mga sirkus ay idinaraos ang 
kapana-panabik na mga palaro, pangunahin na ang 
kagila-gilalas na mga karera ng karo at nakapangi- 
ngilabot na mga paligsahan ng mga gladyador kung 
saan naglalaban ang mga tao at mga hayop hang- 
gang sa kamatayan. Ang Circus Maximus ay naka- 
paglalaman ng mahigit sa 150,000 katao. Walang 
bayad ang panonood ng mga palaro. 

Ang malalaking gastusing ito ng pamahalaan ng 
Roma ay hindi binabalikat ng taong-bayan, sapag- 
kat pagkaraang masakop ng Roma ang Macedonia 
noong 168 B.C.E., ang mga mamamayan ng Roma 
ay libre na sa buwis. Sa halip, ang mga probinsiya 
ang pinagbuwis nang malaki, kapuwa nang tuwiran 
at di-tuwiran.--Mat 22:17-21. 

Impluwensiya ng mga Banyaga. Sa mara- 
ming paraan, ang Roma ay binubuo ng iba't ibang 
lahi, wika, kultura, at ideya. Mula sa pulitika ng 
Roma ay unti-unting nabuo ang kodigo ng batas Ro- 
mano--mga batas na nagtakda sa mga karapatan 
at mga limitasyon ng mga pamahalaan, mga hu- 
kuman, at mga mahistrado, at naglaan ng legal 
na mga konsepto gaya ng pagkamamamayan bilang 
proteksiyon sa mga karapatang pantao. (Gaw 25:16) 
Pinagkalooban ng pagkamamamayan ang mga na- 
ninirahan sa mga kaalyadong lunsod ng Roma at sa 
iba't ibang kolonya ng imperyo. Dala nito ang mara- 
ming pakinabang. (Gaw 16:37-39, 22:25, 26) Kung 
hindi man ito natamo sa kapanganakan, maaari 
itong bilhin. (Gaw 22:28) Sa ganito at sa iba pang 
paraan, sinikap ng Roma na gawing Romano ang 
mga teritoryong nasakop nito at sa gayon ay patiba- 
yin ang kaniyang posisyon bilang sentro ng pama- 
halaan ng imperyo. 

Ang isa sa pinakamahuhusay na halimbawa ng 
impluwensiya sa Roma ng mga banyaga ay masu- 


ROMA 


sumpungan sa mga guho ng lumipas na kaluwalha- 
tian nito sa arkitektura. Sa lahat ng dako, makikita 
sa museong lunsod na ito kung paano ito gumaya sa 
mga Griego at sa iba pang mga bansa. Ang tinata- 
wag na arkong Romano, na lubos nitong pinakina- 
bangan, ay hindi nito sariling tuklas sa inhinyeriya. 
Sa kalakhang bahagi, ang mga tagumpay ng Roma 
bilang tagapagtayo ay nakasalig sa paggamit nito 
ng isang sinaunang klase ng kongkreto bilang arga- 
masa at bilang pangunahing sangkap sa paggawa 
ng artipisyal na mga bato. 

Nagsimula ang maraming proyekto ng pagtatayo 
ng Roma noong huling siglo ng republika at pagka- 
tapos ay partikular itong pinasigla ng mga empera- 
dor. Sinabi ni Augusto na nasumpungan niya ang 
Roma na isang lunsod ng mga laryo ngunit iniwan 
niya itong isang lunsod ng marmol. Karaniwan na, 
pinapatungan lamang ng manipis na marmol ang 
istrakturang laryo o kongkreto. Muling itinayo ang 
lunsod matapos itong masunog noong 64 C.E. Kabi- 
lang sa mga bantog na istrakturang Romano ang 
mga porum, mga templo, mga palasyo, mga ampi- 
teatro, mga paliguan, mga paagusan, mga imbur- 
nal, at mga bantayog. Ang pagkalaki-laking Colos- 
seum at ang ilang bantayog, tulad ng arkong daan 
ni Tito na naglalarawan sa pagbagsak ng Jerusalem, 
ay alinman sa nakatayo pang buo o ilang bahagi 
na lamang ang nakatayo. (MGA LARAWAN, Tomo 2, 
p. 536) Nakilala rin ang mga Romano sa pagtatayo 
ng mga daan at mga tulay sa buong imperyo. 

Napakaraming banyaga ang dumagsa anupat 
nagreklamo ang mga Romano na ang Roma ay hin- 
di na Romano. Mula sa lahat ng purok ng imperyo, 
dinala nila ang kanilang mga hanapbuhay, mga ka- 
ugalian, mga tradisyon, at mga relihiyon. Bagaman 
Latin ang opisyal na wika, ang internasyonal na 
wika ay karaniwang Griego (Koine). Iyan ang dahi- 
lan kung bakit isinulat ng apostol na si Pablo sa 
wikang Griego ang kaniyang liham sa mga taga- 
Roma. Malaki rin ang naging impluwensiyang Grie- 
go sa kanilang panitikan at paraan ng pagtuturo. 
Pormal na tinuruan ang mga batang lalaki, at kung 
minsan ay pati mga batang babae, ayon sa siste- 
mang ginagamit sa Atenas, anupat tinuturuan sila 
ng panitikan at oratoryong Griego, at ang mga anak 
na lalaki ng mga maykaya ay ipinadadala sa isa sa 
mga paaralan ng pilosopiya sa Atenas. 

Relihiyon. Nakarating din sa Roma ang bawat 
uri ng huwad na pagsamba. Gaya ng inilarawan ng 
istoryador na si John Lord: “Ang mga pamahiin ay 
nakarating sa Roma, sapagkat naroroon ang mga 
saserdote at mga deboto ng lahat ng bansang pina- 
mumunuan nito,---'ang maiitim na anak na babae ni 
Isis, na may tambol at tamburin at mahalay na ka- 
anyuan, mga deboto ni Mithras ng Persia, mga 


ROMA 


kinapon na taga-Asia, mga saserdote ni Cybele, na 
may magugulong sayaw at maiingay na sigaw, mga 
mananamba ng dakilang diyosang si Diana, mga 
barbarong bihag na may mga ritwal ng mga saser- 
doteng Teuton; mga Siryano, mga Judio, mga astro- 
logong Caldeo, at mga manggagaway ng Thessaly.'” 
--Beacon Lights of History, 1912, Tomo III, p. 366, 
367. 

Dahil sa debosyon sa mga relihiyong ito, at sa wa- 
lang-patumanggang pagpapakasasa sa sekso, ang 
moralidad at katuwiran ay lubusang itinakwil ng 
mga Romano, kapuwa ng mga dukha at mga ma- 
harlika. Ayon kay Tacitus, ang isang halimbawa ng 
huling nabanggit ay si Messalina, ang mapangalun- 
ya at mapamaslang na asawa ni Emperador Claudio. 
--The Annals, XI, I-XXXIV. 

Prominente sa mga relihiyon ng Roma ang pag- 
samba sa emperador. Ang tagapamahalang Roma- 
no ay ginawang diyos. Partikular na tinanggap sa 
mga probinsiya ang pagsamba sa emperador, anu- 
pat nagtayo roon ng mga templo kung saan nagha- 
in sila sa kaniya bilang diyos. (LARAWAN, Tomo 2, 


1024 


p. 536) Sinabi ni George Botsford sa A History of 
Rome: “Ang pagsamba sa emperador ang siyang 
pinakamalakas na puwersa sa relihiyon ng daigdig 
na Romano hanggang noong tanggapin ang Kristi- 
yanismo.” Isang inskripsiyong natagpuan sa Asia 
Minor ang nagsasabi tungkol sa emperador: “Siya 
ang amang Zeus at ang tagapagligtas ng buong 
sangkatauhan, na tumutupad sa lahat ng panala- 
ngin, nang higit pa sa ating hinihingi. Sapagkat 
may kapayapaan sa lupain at dagat, umuunlad ang 
mga lunsod, may pagkakaisa at kasaganaan at ka- 
ligayahan sa lahat ng dako.” Ang kultong ito ang 
naging pangunahing instrumento ng pag-uusig sa 
mga Kristiyano, na tungkol sa kanila ay sinabi 
ng manunulat na ito: “Ang kanilang pagtangging 
sumamba sa Genius, o nagbabantay na espiritu, 
ng emperador ay natural lamang na ituring na 
kalapastanganan at kataksilan sa tagapamahala.” 
--1905, p. 214, 215, 263. 

Dumating ang Kristiyanismo sa Roma. No- 
ong araw ng Pentecostes, 33 C.E., may “mga nakiki- 
pamayan mula sa Roma, kapuwa mga Judio at mga 


Ang Appian Way kung saan dumaan si Pablo patungo sa Roma 


1025 


proselita,” na nakasaksi sa resulta ng pagbubuhos 
ng banal na espiritu, at ang ilan sa kanila ay tiyak 
na kabilang sa 3,000 na nabautismuhan noon. (Gaw 
2:1, 10, 41) Nang bumalik sila sa Roma, tiyak na na- 
ngaral sila, at bilang resulta ay nabuo ang isang na- 
pakatibay at aktibong kongregasyong Kristiyano na 
ang pananampalataya, ayon sa apostol na si Pablo, 
ay “pinag-uusapan sa buong sanlibutan.” (Ro 1:7, 8) 
Ang mga Kristiyano sa Roma ay binanggit kapuwa 
ni Tacitus (The Annals, XV, XLIV) at ni Suetonius 
(The Lives of the Caesars, Nero, XVI, 2). 

Sumulat si Pablo sa kongregasyong Kristiyano sa 
Roma noong mga 56 C.E., at pagkaraan ng mga tat- 
long taon ay dumating siya sa Roma bilang isang bi- 
langgo. Bagaman bago nito ay nais niyang dumalaw 
roon nang mas maaga at sa ilalim ng mas mabuting 
kalagayan (Gaw 19:21; Ro 1:15; 15:22-24), naga- 
wa niyang makapagpatotoo nang lubusan, kahit isa 
siyang bilanggo, sa mga taong pinapupunta niya sa 
kaniyang bahay. Sa loob ng dalawang taon, sa ilalim 
ng ganitong mga kalagayan, nagpatuloy siya na 
“ipinangangaral sa kanila ang kaharian ng Diyos at 
itinuturo ang mga bagay may kinalaman sa Pangi- 
noong Jesu-Kristo taglay ang buong kalayaan sa 
pagsasalita, nang walang hadlang.” (Gaw 28:14-31) 
Maging ang Tanod ng Pretorio ng emperador ay na- 
karinig ng mensahe ng Kaharian. (Fil 1:12, 13) Kaya 
gaya ng inihula tungkol sa kaniya, si Pablo ay lu- 
busang nakapagpatotoo maging sa Roma.'---Gaw 
23:11. 

Samantalang nakakulong si Pablo sa Roma sa loob 
ng dalawang taon, sumulat siya ng mga liham sa 
mga taga-Efeso, mga taga-Filipos, mga taga-Colo- 
sas, at kay Filemon. Maliwanag na noong panahon 
ding iyon, isinulat ni Marcos ang kaniyang ulat ng 
Ebanghelyo samantalang nasa Roma. Nang malapit 
nang palayain si Pablo o kaagad pagkaraan nito, isi- 
nulat niya ang kaniyang liham sa mga Hebreo no- 
ong mga 61 C.E. (Heb 13:23, 24) Nang mabilanggo 
siya sa Roma sa ikalawang pagkakataon, noong mga 
65 C.E., dinalaw siya ni Onesiforo at isinulat ni Pab- 
lo ang kaniyang ikalawang liham kay Timoteo.---2Ti 
1:15-17. 

Bagaman sina Pablo, Lucas, Marcos, Timoteo, at 
ang iba pang unang-siglong mga Kristiyano ay du- 
malaw sa Roma (Fil 1:1, Col 4:10, 14), walang mati- 
bay na ebidensiya na si Pedro ay pumunta sa Roma, 
gaya ng sinasabi ng ilang tradisyon. Ang mga ku- 
wento tungkol sa pagkamatay ni Pedro bilang mar- 
tir sa Roma ay ayon lamang sa tradisyon.---Tingnan 
ang PEDRO, MGA LIHAM NI. 

Ang lunsod ng Roma ay nagkaroon ng napakasa- 
mang reputasyon dahil sa pag-uusig nito sa mga 
Kristiyano, lalo na noong mga panahon ng paghaha- 
ri nina Nero at Domitian. Ang mga pag-uusig na ito 


ROMA, LIHAM SA MGA TAGA- 


ay may dalawang sanhi: (1) ang malaking sigasig 
ng mga Kristiyano sa pag-eebanghelyo upang ma- 
kumberte ang iba, at (2) ang di-natitinag na pani- 
nindigan ng mga Kristiyano na ibigay sa Diyos ang 
mga bagay na sa Diyos sa halip na ibigay ang mga 
iyon kay Cesar.---Mar 12:17. 


ROMA, LIHAM SA MGA TAGA-. Isang 
aklat ng Kristiyanong Griegong Kasulatan na isinu- 
lat ng apostol na si Pablo sa mga Kristiyano sa 
Roma. Hindi pa kailanman seryosong kinuwestiyon 
na si Pablo ang sumulat ng aklat na ito, at kinikila- 
la ng halos lahat ng iskolar ng Bibliya, maliban sa 
ilan na hindi makapagtugma nito sa kanilang dok- 
trinal na mga paniniwala, na ang aklat na ito ay tu- 
nay na bahagi ng sagradong kanon. Ang totoo, ang 
liham ay lubusang kasuwato ng iba pang bahagi ng 
kinasihang Kasulatan. Sa katunayan, napakadalas 
sumipi ni Pablo mula sa Hebreong Kasulatan at gu- 
mawa rin siya ng maraming iba pang pagtukoy 
mula roon, anupat ang liham ay masasabing mati- 
bay na nakasalig sa Hebreong Kasulatan at sa mga 
turo ni Kristo. 

Panahon at Lugar ng Pagsulat. Ang liham ay 
isinulat sa Corinto noong mga 56 C.E. Maliwanag na 
si Tercio ang kalihim ni Pablo at isinulat niya ang 
mga idinikta ni Pablo. (Ro 16:22) Posibleng ang na- 
ging tagapaghatid ng liham ay si Febe, na naninira- 
han sa Cencrea na daungang bayan ng Corinto na 
mga 11 km (7 mi) ang layo. (Ro 16:1) Noon ay hin- 
di pa nakararating si Pablo sa Roma, gaya ng ipina- 
kikita ng kaniyang pananalita sa kabanata 1, talata 9 
hanggang 15. 

Pagtatatag ng Kongregasyon sa Roma. Ang 
kongregasyon ay maaaring itinatag ng ilan sa mga 
Judio at mga proselita mula sa Roma na dumalaw sa 
Jerusalem noong Pentecostes 33 C.E., nakasaksi sa 
makahimalang pagbubuhos ng banal na espiritu, at 
nakarinig sa pahayag ni Pedro at ng iba pang mga 
Kristiyanong nagkakatipon doon. (Gaw 2) O maaa- 
ring ang nagdala sa Roma ng mabuting balita tung- 
kol sa Kristo ay ang iba na nakumberte sa Kris- 
tiyanismo nang maglaon, sapagkat, yamang ang 
dakilang lunsod na iyon ang sentro ng Imperyo ng 
Roma, marami ang lumipat doon nang dakong huli, 
at maraming mga manlalakbay at mga negosyante 
ang dumadalaw roon. Nagpadala si Pablo ng mapi- 
tagang pagbati kina Andronico at Junias, ang kani- 
yang “mga kamag-anak at mga kapuwa bihag, na 
“mga lalaking kinikilala sa gitna ng mga apostol” at 
mas matatagal na kaysa kay Pablo sa paglilingkod 
kay Kristo. Malamang na nagkaroon ng bahagi ang 
mga lalaking ito sa pagtatatag ng kongregasyong 
Kristiyano sa Roma. (Ro 16:7) Noong panahong su- 
mulat si Pablo, maliwanag na ang kongregasyon ay 
matagal-tagal nang umiiral at napakasigla anupat 


ROMA, LIHAM SA MGA TAGA- 


1026 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG ROMA 


Isang liham na nagpapaliwanag na ang katuwiran ay natata- 
mo, hindi dahil sa pinagmulang angkan o sa pamamagitan ng 
mga gawa ng Kautusang Mosaiko, kundi sa pamamagitan ng 
pananampalataya kay Jesu-Kristo at dahil sa di-sana-narara- 
pat na kabaitan ng Diyos 


Isinulat noong mga 56 C.E., mga 20 taon pagkatapos na ang 
unang mga Gentil ay maging mga Kristiyano 


Ang katuwiran ay sa pamamagitan ng pananampala- 
taya kay Kristo at dahil sa di-sana-nararapat na ka- 
baitan ng Diyos (1:1--11:36) 

Ang pananampalataya ay mahalaga para sa kaligtasan, si- 
nasabi ng kasulatan, “Ang matuwid--sa pamamagitan ng 
pananampalataya ay mabubuhay siya” 


Bagaman lubhang pinaboran ng Diyos ang mga Judio, hindi 
sila nakaabot sa katuwiran sa pamamagitan ng Kautusan 

Ang mga Judio at gayundin ang mga di-Judio ay nasa ila- 
lim ng kasalanan, “walang taong matuwid, wala ni isa 
man” 


Sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan ng 
Diyos, kapuwa ang mga Judio at mga di-Judio ay maaa- 
ring ipahayag na matuwid bilang isang kaloob na wa- 
lang-bayad sa pamamagitan ng pananampalataya, kung 
paanong si Abraham ay ibinilang na matuwid dahil sa pa- 
nanampalataya--bago pa man siya tuliin 

Ang mga tao ay nagmana ng kasalanan at kamatayan 
mula sa isang tao, si Adan: sa pamamagitan ng isang 
tao, na si Jesus, maraming makasalanan ang ipinahaha- 
yag na matuwid 

Hindi ito nagbibigay ng kalayaang magkasala: ang mga na- 
nanatiling alipin ng kasalanan ay hindi alipin ng katu- 
wiran 

Ang mga dating nasa ilalim ng Kautusan ay “ginawang pa- 
tay sa Kautusan” sa pamamagitan ng katawan ni Kristo: 
dapat silang lumakad kasuwato ng espiritu, anupat pina- 
patay ang makasalanang mga gawain ng katawan 

Ang Kautusan ay nagsilbi sa layuning ihayag ang mga ka- 
salanan, gayunman, tanging sa pamamagitan ni Kristo 
matatamo ang kaligtasan mula sa kasalanan 

Ang Diyos ang tumatawag sa mga nagiging kaisa ni Kristo 
at ipinahahayag niya silang matuwid, ang Kaniyang espi- 
ritu ang nagpapatotoo na sila'y Kaniyang mga anak 


pinag-uusapan sa buong sanlibutan ang pananam- 
palataya nito.---Ro 1:8. 

Layunin ng Liham. Kapag binasa ang liham, 
nagiging malinaw na isinulat ito para sa isang kong- 
regasyong Kristiyano na binubuo kapuwa ng mga 
Judio at mga Gentil. Maraming Judio sa Roma no- 
ong panahong iyon, bumalik sila roon pagkamatay 
ni Emperador Claudio, na nagpalayas sa kanila mas 
maaga rito. Bagaman hindi pa nakararating si Pab- 
lo sa Roma upang personal na maranasan ang mga 
suliraning napapaharap sa kongregasyon, maaaring 
ang kalagayan at mga gawain ng kongregasyon ay 
ipinabatid sa kaniya ng kaniyang matatalik na kai- 


Ang Israel sa laman ang tumanggap ng mga pangako ngu- 
nit ang karamihan sa kanila ay nagsikap na makaabot 
sa katuwiran sa pamamagitan ng Kautusan, kaya na- 
man isang nalabi lamang mula sa kanila ang maliligtas, 
ang pangmadlang pagpapahayag ng pananampalataya kay 
Kristo ay kailangan ukol sa kaligtasan 


Ipinakikita ng ilustrasyon tungkol sa punong olibo kung pa- 
anong dahil sa kawalan ng pananampalataya ng Israel sa 
laman ay inihugpong ang mga di-Israelita upang maligtas 
ang tunay na Israel 

Saloobin tungkol sa nakatataas na mga awtoridad, 
sa sarili, sa ibang mga tao (12:1--15:13) 

Iharap ang iyong katawan bilang isang kaayaayang hain sa 
Diyos, magbago ng iyong pag-iisip, gamitin ang mga kalo- 
ob sa iyo sa paglilingkod sa Diyos, maging maibigin at 
maningas sa espiritu, magbata, at patuloy na daigin ng 
mabuti ang masama 

Magpasakop sa nakatataas na mga awtoridad 

Ibigin ang isa't isa, lumakad nang disente, anupat hin- 
di nagpaplano nang patiuna para sa mga pagnanasa ng 
laman 


Huwag hatulan ang iba sa mga bagay na nagsasangkot sa 
budhi, ni abusuhin man ang iyong kalayaang Kristiyan 
at sa gayo'y makatisod sa mga may mahinang budhi 


Sumunod sa halimbawa ni Kristo sa hindi pagpapalugod sa 
sarili, maging handang dalhin ang mga kahinaan ng iba, 
anupat ginagawa ang anumang mabuti para sa kanilang 
ikatitibay 

Ang maibiging pagmamalasakit ni Pablo sa kongre- 
gasyon sa Roma (15:14-16:27) 

Ang dahilan ni Pablo sa pagsulat ay upang tuparin ang ka- 
niyang atas bilang isang apostol sa mga Gentil at upang 
ang mga Gentil na ito ay maging isang kaayaayang han- 
dog sa Diyos 

Yamang wala na siyang teritoryo kung saan hindi pa niya 
naipapahayag ang mabuting balita, nais ni Pablo na tupa- 
rin ang kaniyang pinananabikang pagdalaw sa Roma at 
mula roon ay magpunta sa Espanya, pagkatapos na mag- 
lakbay muna patungong Jerusalem upang dalhin ang abu- 
boy ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya para sa mga 

ana 

Binati ni Pablo ang maraming mananampalataya ayon sa 
pangalan, anupat hinimok ang mga kapatid na iwasan 
ang mga lumilikha ng mga pagkakabaha-bahagi at ma- 
ging marunong sa mabuti 


o 


bigan at mga kamanggagawa na sina Priscila at 
Aquila, at posibleng pati ng iba pa na nakilala ni 
Pablo. Ipinahihiwatig ng kaniyang mga pagbati sa 
kabanata 16 na personal niyang kakilala ang mara- 
mi sa mga miyembro ng kongregasyon. 

Sa mga liham ni Pablo, espesipikong mga sulira- 
nin ang pinagtuunan niya ng pansin at tinalakay 
niya ang mga bagay na itinuring niyang kaila- 
ngang-kailangan ng mga sinusulatan niya. May ka- 
ugnayan sa pagsalansang ng mga Judio, nasulatan 
na ni Pablo ang mga kongregasyon sa Galacia upang 
sagutin ito, ngunit ang liham na iyon ay mas espe- 
sipikong tumalakay sa mga pagsisikap ng mga Judio 


1027 


na nag-aangking Kristiyano ngunit “mga tagapagta- 
guyod ng Judaismo,” na naggigiit na magpatuli ang 
mga nakumberteng Gentil at hilingan din ang mga 
ito na sumunod sa ilang tuntunin ng Kautusang Mo- 
saiko. Sa kongregasyon sa Roma, waring wala na- 
mang matinding pagsisikap may kaugnayan doon, 
ngunit lumilitaw na may mga paninibugho at pag- 
kadama ng kahigitan sa iba kapuwa sa bahagi ng 
mga Judio at mga Gentil. 

Samakatuwid, ang liham ay hindi lamang isang 
pangkalahatang liham na isinulat para sa kongre- 
gasyon sa Roma anupat walang espesipikong tungu- 
hin may kaugnayan sa kanila, gaya ng ipinapalagay 
ng ilan, kundi maliwanag na tumatalakay ito sa 
mga bagay na kailangan nila dahil sa mga ka- 
lagayan noon. Mauunawaan ng kongregasyon sa 
Roma ang buong kahulugan at puwersa ng payo ng 
apostol, sapagkat walang alinlangang ikinababaha- 
la nila ang mismong mga katanungan na sinagot 
niya. Maliwanag na ang layunin niya ay ang lutasin 
ang mga pagkakaiba ng pangmalas sa pagitan ng 
mga Kristiyanong Judio at Gentil at lubusan si- 
lang pagkaisahin na parang iisang tao kay Kristo 
Jesus. Gayunman, sa kaniyang paraan ng pagsu- 
lat, binibigyang-liwanag at pinagyayaman ni Pablo 
ang ating kaisipan may kaugnayan sa kaalaman sa 
Diyos, at pinatitingkad niya ang katuwiran at di- 
sana-nararapat na kabaitan ng Diyos at ang posis- 
yon ni Kristo may kinalaman sa kongregasyong 
Kristiyano at sa buong sangkatauhan. 

Sigasig at Init ng Damdamin. Bilang komen- 
to sa autentisidad ng liham sa mga taga-Roma, 
si Dr. William Paley, Ingles na iskolar ng Bibliya, 
ay nagsabi: “Sa tunay na San Pablo na sumusulat 
sa tunay na mga nakumberte, iyon ang likas na 
ibubunga ng pananabik na mahikayat sila sa ka- 
niyang paniniwala, ngunit may sigasig at personali- 
dad, kung matatawag ko nga itong gayon, sa paraan 
na sa aking unawa ay hindi maiisip o masusuporta- 
han ng isang walang-damdaming panghuhuwad.” 
--Horee Paulinae, 1790, p. 50. 

Lubhang prangkahan at tuwirang binalangkas ni 
Pablo ang posisyon ng mga Judio at ipinakita niya na 
magkapantay sa harap ng Diyos ang mga Judio at 
mga Gentil. Sa paggawa nito, kinailangan niyang 
magsabi ng ilang bagay na maaaring ituring ng mga 
Judio na nakasasakit. Ngunit ang pag-ibig ni Pablo 
sa kaniyang mga kababayan at ang init ng kaniyang 
damdamin sa kanila ay nabanaag sa banayad na pa- 
raan ng pagtalakay niya sa mga bagay na ito. Kapag 
nagsabi siya ng isang bagay na waring humahamak 
sa Kautusan, o sa mga Judio, mataktika niya itong 
sinusundan ng pampalambot na pananalita. 

Halimbawa, nang sabihin niya: “Siya ay hindi Ju- 
dio na gayon sa panlabas, ni ang pagtutuli man ay 


ROMA, LIHAM SA MGA TAGA- 


yaong nasa panlabas sa laman,” idinagdag niya: 
“Ano, kung gayon, ang kahigitan ng Judio, o ano 
ang kapakinabangan ng pagtutuli? Malaki nga sa la- 
hat ng paraan. Una sa lahat, sapagkat ipinagkatiwa- 
la sa kanila ang mga sagradong kapahayagan ng 
Diyos.” (Ro 2:28: 3:1, 2) Pagkatapos niyang sabihin: 
“Ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid sa 
pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa 
mga gawa ng kautusan,” kaagad siyang nagpatuloy: 
“Pinapawi ba natin, kung gayon, ang kautusan sa 
pamamagitan ng ating pananampalataya? Huwag 
nawang mangyari iyan! Sa kabaligtaran pa nga, pi- 
nagtitibay natin ang kautusan.” (3:28, 31) Kasunod 
ng kaniyang pananalita: “Ngunit ngayon ay pinala- 
ya na tayo mula sa Kautusan,” nagtanong siya: “Ang 
Kautusan ba ay kasalanan? Huwag nawang maging 
gayon! Ang totoo ay hindi ko sana nakilala ang ka- 
salanan kung hindi dahil sa Kautusan.” (7:6, 7) At sa 
kabanata 9, talata 1 hanggang 3, sinabi niya ang 
pinakamatinding kapahayagan ng pagmamahal sa 
kaniyang mga kapatid sa laman na mga Judio: 
“Ako ay nagsasabi ng katotohanan may kaugnayan 
kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling, yamang ang 
aking budhi ang nagpapatotoong kasama ko sa ba- 
nal na espiritu, na mayroon akong malaking pami- 
mighati at namamalaging kirot sa aking puso. Sa- 
pagkat hinihiling ko sana na ako mismo ay ihiwalay 
mula sa Kristo bilang ang isinumpa alang-alang sa 
aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak 
ayon sa laman.”--Ihambing din ang Ro 9:30-32 sa 
10:1, 2; at ang 10:20, 21 sa 11:1-4. 

Samakatuwid, kung pag-aaralan natin ang aklat, 
makikita natin na ito ay hindi isang magulo, o wa- 
lang-direksiyon, na pagtalakay kundi isang diskurso 
na may layunin at tema, at na isa mang bahagi nito 
ay hindi lubusang mauunawaan kung hindi pag- 
aaralan ang buong aklat at kung hindi aalamin ang 
layunin nito. Itinampok ni Pablo ang di-sana-nara- 
rapat na kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni Kris- 
to, at idiniin niya na ipinahahayag lamang na ma- 
tuwid ang mga tao tanging sa pamamagitan ng 
di-sana-nararapat na kabaitang iyon ng Diyos, lakip 
ang pananampalataya ng isa, binanggit niya na Ju- 
dio man o Gentil ay walang anumang saligan upang 
maghambog o magmataas sa iba. Mahigpit niyang 
binabalaan ang mga Kristiyanong Gentil na hindi 
sila dapat magmapuri sapagkat nakinabang sila sa 
pagkabigo ng mga Judio na tanggapin si Kristo, ya- 
mang dahil sa pagkahulog ng mga Judio kung kaya 
sila nagkaroon ng pagkakataong maging sangkap 
ng “katawan” ni Kristo. Sinabi niya: “Kaya nga, ting- 
nan mo ang kabaitan at kahigpitan ng Diyos. Para 
sa mga nahulog ay may kahigpitan, ngunit para sa 
iyo ay may kabaitan ng Diyos, kung mananatili ka 
sa kaniyang kabaitan: kung hindi, ikaw rin ay tatag- 
pasin.”--Ro 11:22. 


ROMAMTI-EZER 


ROMAMTI-EZER. Isang anak ni Heman na 
pinili sa pamamagitan ng palabunutan noong pana- 
hon ng paghahari ni David upang pangunahan ang 
huli sa 24 na Levitikong pangkat ng mga manunug- 
tog sa santuwary0.--1Cr 25:1, 4, 5, 9, 31. 


ROMANO. Sa orihinal, at sa limitadong diwa, 
isa na nakatira sa lunsod ng Roma, Italya. (Gaw 
2:10: Ro 1:7) Ngunit dahil sa paglaki ng imperyo, 
ang katawagang ito ay nagkaroon ng mas malawak 
na mga kahulugan. Kung minsan, ang terminong 
"mga Romano” ay tumutukoy sa namamahalang 
awtoridad ng imperyo, ang “pamamaraang Roma- 
no” ay nangahulugan ng pamamaraan ng awtori- 
dad na iyon sa pamamahala. (Ju 11:48, Gaw 25:16, 
28:17) Kung minsan naman, ang “Romano” ay bas- 
ta tumutukoy sa sinumang may pagkamamama- 
yang Romano, anuman ang kaniyang nasyonalidad 
o lugar ng kapanganakan.---Gaw 16:21. 

Sa huling nabanggit na kaso, ang isang tao ay 
maaaring maging isang Romano sa pamamagitan 
ng pagbili ng pagkamamamayan, gaya sa kaso ng 
kumandante ng militar na si Claudio Lisias. O maa- 
aring ang isa ay ipanganak na isang Romano, sama- 
katuwid nga, isang mamamayang Romano mula sa 
kaniyang kapanganakan. Gayon ang apostol na si 
Pablo, na bagaman isang Judio batay sa nasyonali- 
dad, at ipinanganak sa lunsod ng Tarso sa Cilicia 
na daan-daang kilometro ang layo sa Italya, mula 
sa kapanganakan ay isa na siyang Romano.---Gaw 
21:39, 22:3, 25-28, 23:26, 27; tingnan ang MAMAMA- 
YAN, PAGKAMAMAMAYAN. 

Kasama sa pagiging isang mamamayang Romano 
ang maraming pribilehiyo at proteksiyon. Matapos 
malupig ang Macedonia noong 168 B.C.E., ang mga 
mamamayang Romano sa pangkalahatan ay libre sa 
pagbabayad ng buwis. Dahil sa Lex Valeria at Lex 
Porcia, na ipinatupad sa iba't ibang panahon sa pa- 
gitan ng 509 at 195 B.C.E., naging eksemted ang 
mga mamamayang Romano mula sa panghahagu- 
pit. Inilaan ng Lex Valeria ang gayong eksemsiyon 
kapag ang mamamayan ay umapela sa bayan, ang 
Lex Porcia naman, kapag wala ang gayong pag- 
apela. Nang maglaon, ang mga pag-apela ay tuwi- 
rang inihaharap sa emperador. Para sa ilang kasala- 
nan na may parusang kamatayan, makahihiling 
ang mga mamamayan na maipadala sila sa Roma, 
upang doon litisin sa harap mismo ng emperador. 
(Gaw 25:11, 12) Isang napakaseryosong bagay ang 
paglabag sa mga batas Valeriano o Porciano, gaya 
ng makalawang ulit na ipinakita may kaugnayan 
kay Pablo.---Gaw 16:37-40, 22:25-29. 


ROS. 
1. Isang anak ni Benjamin na nakatalang kabi- 
lang sa mga pumaroon sa Ehipto noong 1728 B.C.E. 


1028 


kasama ng sambahayan ni Jacob o na ipinanganak 
di-nagtagal pagkatapos nito. (Gen 46:21, 26: tingnan 
ang BENJAMIN Blg. 1.) Ang pag-aalis ng kaniyang pa- 
ngalan mula sa mas huling mga talaan ng Benjami- 
tang mga pamilya ay maaaring nagpapahiwatig na 
namatay siya na walang anak o na ang kaniyang 
mga anak ay napasama sa ibang pantribong pa- 
milya. 

2. Isang pangalan na masusumpungan sa ilang 
salin ng Ezekiel 38:2 at 39:1 (AS, JB, Le, LXX, Mo, 
Yg, Ro), minamalas ng ilang iskolar na tumutukoy sa 
isang grupo ng mga taong taga-hilaga na tinatawag 
na Rus (Ruso), na sinasabing nanirahan sa kahaba- 
an ng Ilog Volga. Gayunman, dahil sa kahulugan ng 
termino at sa pagkakapit nito kay Gog, angkop itong 
isinalin bilang bahagi ng isang titulo sa halip na pa- 
ngalan ng isang grupo ng mga tao o isang lugar: sa- 
makatuwid, “ulong pinuno” (NW): “punong prinsipe” 
(KJ, Dy, Fn, JP, RS), “dakilang prinsipe” (AT): “prin- 
sipe ng ulo” at “ulong prinsipe” (Vg); “lider at ulo” 
(SY): “ulong dakila” (mga Targum). 


RUBEN [Narito, Isang Anak na Lalaki!]. 

1. Ang panganay sa 12 anak na lalaki ni Jacob. 
Ang kaniyang ina ay ang di-paboritong asawa ni Ja- 
cob na si Lea, na nagbigay sa kaniya ng pangalang 
Ruben, “sa dahilang,” ang sabi niya, “tiningnan ni 
Jehova ang aking kaabahan, anupat ngayon ay iibi- 
gin na ako ng aking asawa.” (Gen 29:30-32, 35:23, 
46:8: Exo 1:1, 2, 1Cr 2:1) Bilang resulta ng patuloy 
na paglingap ni Jehova sa kaniyang ina, si Ruben at 
ang kaniyang limang tunay na kapatid na lalaki 
(sina Simeon, Levi, Juda, Isacar, at Zebulon) ang bu- 
muo ng kalahati ng orihinal na mga ulo ng mga tri- 
bo ng Israel: ang anim na iba pa (sina Jose, Benja- 
min, Dan, Neptali, Gad, at Aser) ay mga kapatid sa 
ama ni Ruben.---Gen 35:23-26. 

Kinakitaan si Ruben ng ilang mabubuting kata- 
ngian nang hikayatin niya ang kaniyang siyam na 
kapatid na ihulog si Jose sa isang tuyong balon sa 
halip na patayin ito, yamang binabalak ni Ruben 
na bumalik nang palihim at iahon si Jose mula 
sa balon. (Gen 37:18-30) Pagkalipas ng mahigit sa 
20 taon, nang akalain ng mismong mga kapatid ni- 
yang ito na pinararatangan sila ng paniniktik sa 
Ehipto dahil pinagmalupitan nila noon si Jose, ipina- 
alaala sa kanila ni Ruben na hindi siya nakibahagi 
sa kanilang pakana na patayin si Jose. (Gen 42:9-14, 
21, 22) Muli, nang tumanggi si Jacob na pasamahin 
si Benjamin sa kanila sa ikalawang paglalakbay nila 
patungong Ehipto, si Ruben ang nag-alok ng kaniya 
mismong dalawang anak bilang panagot para kay 
Benjamin, na sinasabi: “Ipapatay mo [sila] kung hin- 
di ko siya maibabalik sa iyo.”---Gen 42:37. 

Bilang panganay na anak ni Jacob, likas na nauu- 
kol kay Ruben ang mga karapatan ng panganay na 


1029 


anak ng pamilya. Sa dahilang iyon, may karapatan 
siya sa dalawang bahagi ng ari-ariang naiwan ng 
kaniyang amang si Jacob. Mismong bago mamatay 
si Jacob, nang pagpalain niya ang kaniyang mga 
anak, ang tanong ay, Mapupunta ba kay Ruben ang 
mga karapatang ito ng panganay? Gayundin, ang 
patriyarkang si Jacob, bilang ulo ng pamilya, ay gu- 
manap bilang saserdote ni Jehova para sa buong pa- 
milya at naghandog ng mga hain sa altar ng pamil- 
ya at nanguna sa pananalangin at sa pagtuturo 
tungkol sa pagsamba. Bilang ama, gumanap din 
siyang gobernador ng buong pamilya at ng lahat ng 
kanilang mga lingkod, mga alagang hayop, at mga 
ari-arian. Maaatang kaya kay Ruben ang mga pana- 
nagutang ito? 

Si Ruben ang unang kinausap ni Jacob, na sinasa- 
bi: “Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking sig- 
la at ang pasimula ng aking kakayahang magkaa- 
nak, ang kahigitan ng dangal at ang kahigitan ng 
lakas. Sa kawalang-hunos-dili na gaya ng tubig, hu- 
wag kang makahigit, sapagkat sumampa ka sa higa- 
an ng iyong ama. Sa pagkakataong iyon ay nilapas- 
tangan mo ang aking higaan. Sumampa siya roon!” 
--Gen 49:3, 4. 

Naalaala ni Jacob ang isang dahilan kung bakit 
hindi na kuwalipikado si Ruben sa kaniyang panghi- 
naharap na mga pribilehiyo. Dinulutan ni Ruben ng 
kadustaan ang kaniyang ama. Gumawa siya ng in- 
sestong imoralidad sa babae ng kaniyang ama, si 
Bilha, ang alilang babae ng minamahal na asawa ni 
Jacob na si Raquel. Ginawa niya iyon di-kalaunan 
pagkamatay ni Raquel matapos nitong isilang si 
Benjamin. Hindi ipinaliliwanag ng ulat ng Bibliya 
kung hinalay ng panganay na si Ruben ang alilang 
babaing si Bilha upang hindi nito makuha ang pag- 
mamahal ni Jacob kay Raquel, anupat baka higit 
itong mahalin ni Jacob kaysa kay Lea na kaniyang 
ina, o kung ginawa ito ni Ruben dahil lamang sa 
pagnanasa niya kay Bilha. Sinabi lamang nito: “At 
nangyari habang nagtatabernakulo si Israel sa lupa- 
ing iyon, minsan ay yumaon si Ruben at sinipingan 
si Bilha na babae ng kaniyang ama, at narinig ni Is- 
rael ang tungkol doon.” (Gen 35:22) Idinaragdag 
ng Griegong Septuagint: “At ito'y nagtinging napa- 
kasama sa kaniyang paningin.”--Gen 35:21, LXX, 
Thomson. 

Si Ruben ay hindi naman itinakwil at pinalayas 
dahil dito. Pagkalipas pa ng maraming taon, nang 
pagpalain niya ang kaniyang mga anak, saka sinabi 
ni Jacob kay Ruben, sa ilalim ng pagkasi ng Diyos: 
“Huwag kang makahigit.” Sa gayon ay inalis kay Ru- 
ben ang mga pribilehiyong napasakaniya sana bi- 
lang panganay na anak. Ito ay dahil kumilos siya sa 
“kawalang-hunos-dili na gaya ng tubig.” Siya ay na- 
patunayang alinman sa di-matatag na gaya ng tu- 


RUBEN 


big o maligalig at di-mapigilang gaya ng tubig 
na gumigiba ng prinsa o rumaragasang pababa sa 
isang agusang libis. Dapat sana'y nagpigil si Ruben 
ng kaniyang sarili. Dapat sana'y iginalang niya bi- 
lang isang anak ang dignidad ng kaniyang ama at 
pinakundanganan niya ang dalawang anak ni Bilha 
na babae ng kaniyang ama. 

2. Ang pangalang Ruben ay kumakatawan din sa 
tribong binubuo ng mga inapo ni Ruben at gayun- 
din sa lupain na kanilang mana. Ang tribo ni Ruben 
ay nagmula sa kaniyang apat na anak, sina Hanok, 
Palu, Hezron, at Carmi, ang mga ulo ng pamilya ng 
mga Rubenita.---Gen 46:8, 9: Exo 6:14, 1Cr 5:3. 

Isang taon pagkatapos ng Pag-alis sa Ehipto, si 
Elizur, na anak ni Sedeur, ay pinili bilang pinuno na 
kakatawan sa buong tribo ni Ruben. (Bil 1:1, 4, 5; 
10:18) Sa 12 tribo, ang tribo ni Ruben ay palaging 
isa sa may pinakamaliit na populasyon. Sa isang 
sensus na kinuha noong ikalawang taon ng pama- 
malagi sa ilang, itinala na ang Ruben ay may 46,500 
na karapat-dapat sa paglilingkod militar, 20 tadng 
gulang at pataas. Pagkalipas ng mga 39 na taon, ang 
hukbong ito ay 43,730 na lamang.--Bil 1:2, 3, 20, 
21: 26:5-7. 

Sa kampo ng Israel, ang mga Rubenita, na nasa 
pagitan ng mga inapo nina Simeon at Gad, ay nasa 
T na panig ng tabernakulo. Kapag humahayo, ang 
tatlong-tribong pangkat na ito na pinangungunahan 
ng Ruben ay kasunod ng tatlong-tribong pangkat 
ng Juda, Isacar, at Zebulon. (Bil 2:10-16, 10:14-20) 
Ganito rin ang pagkakasunud-sunod ng mga tribo 
nang maghandog sila noong araw na pasinayaan 
ang tabernakulo.--Bil 7:1, 2, 10-47. 

Nang maghimagsik si Kora na Levita laban kay 
Moises, tatlong Rubenita ang sumali sa paghihimag- 
sik, si On, na anak ni Peleth, at sina Datan at Abi- 
ram, na mga anak ni Eliab. Sinabi nila na tinatang- 
ka ni Moises na “mag-astang prinsipe” sa kanila at 
na nabigo itong dalhin sila sa “isang lupaing inaagu- 
san ng gatas at pulot-pukyutan.” Lumilitaw na si 
Nemuel, na kapatid nina Datan at Abiram, ay hindi 
nakibahagi sa paghihimagsik. (Bil 16:1, 12-14, 26: 
8, 9) Ipinakita ni Jehova na ang paghihimagsik na 
iyon ay kawalang-galang laban sa kaniya mismo, pi- 
nangyari niyang bumuka ang lupa upang lamunin 
nang buhay ang mga rebelde at ang kanilang mga 
pamilya, pati na ang lahat ng kanilang mga pag- 
aari.--Bil 16:23-33, Deu 11:6, tingnan ang ABIRAM 
Blg. 1. 

Mga Atas na Teritoryo. Nang malapit nang 
pumasok ang Israel sa Lupang Pangako, hiniling ng 
mga tribo nina Ruben at Gad na ibigay sa kanila 
ang teritoryo sa S ng Jordan. Nakuha ng Israel 
ang lupaing iyon nang magtagumpay sila sa dala- 
wang haring sina Sihon at Og. Ikinatuwiran nila na 


RUBI 


angkop na angkop iyon sa kanila sapagkat mayro- 
on silang malalaking kawan at bakahan. Ang kahi- 
lingang ito ay ipinagkaloob ni Moises sa kanila (at 
sa kalahati ng tribo ni Manases) sa isang kundi- 
syon, na ang mga hukbong pandigma ng mga tri- 
bong ito ay tatawid din sa Jordan at tutulong sa iba 
pang mga tribo sa pagsakop sa Canaan, isang kun- 
disyon na malugod na tinupad ng dalawa at kala- 
hating tribo.--Bil 32:1-38, Jos 1:12-18, 4:12, 13, 
12:6, 13:8-10. 

Sa gayon, ang manang teritoryo ng Ruben ay na- 
itakda na bago pa man tumawid sa Jordan ang mga 
Israelita, anupat ibinigay ni Moises mismo sa tri- 
bong ito ang timugang bahagi ng nalupig na kaha- 
rian ni Sihon. Sumasaklaw ito mula sa agusang libis 
ng Arnon, isang likas na hangganan sa pagitan ng 
teritoryong ito at ng Moab sa T, hanggang sa H ng 
Dagat na Patay, ang lupain sa H ng Ruben ay ibini- 
gay sa mga Gadita. (Bil 34:13-15: Deu 3:12, 16, 29:8, 
Jos 13:15-23, 18:7) Kahangga nito sa silangan ang 
teritoryo ng mga Ammonita, at nasa kanluran na- 
man nito ang Dagat na Patay at Ilog Jordan. (Jos 15: 
1, 6; 18:11, 17) Ang isa sa anim na kanlungang lun- 
sod, ang Bezer, ay nasa teritoryo ng Ruben. Ito at 
ang iba pang mga lunsod ng Ruben ay ibinukod 
upang gamitin ng mga Levita.--Deu 4:41-43, Jos 
20:8; 21:7, 36, 1Cr 6:63, 78, 79. 

Itinagubilin ni Moises na, kapag nakarating na 
ang mga Israelita sa pinakaloob ng Canaan, ang tri- 
bo ni Ruben, kasama ang Gad, Aser, Zebulon, Dan, 
at Neptali, ay magkakaroon ng mga kinatawan sa 
Bundok Ebal para sa pagbasa ng mga sumpa, sa- 
mantalang ang iba pang mga tribo ay magkakaroon 
ng mga kinatawan sa Bundok Gerizim para sa pag- 
bigkas ng mga pagpapala. (Deu 27:11-13) Pagkata- 
pos na maihanda ni Moises ang mga kaayusang ito, 
pinagpala niya ang Ruben at ang iba pang mga tri- 
bo. Sa mga Rubenita, sinabi ni Moises: “Mabuhay 
nawa si Ruben at huwag mamatay, at huwag na- 
wang kumaunti ang kaniyang mga tao.”--Deu 33: 
1, 6. 

Sa katapusan ng kampanya ni Josue sa Canaan, 
pinisan niya ang mga hukbong sandatahan ng Ru- 
ben, Gad, at ng kalahati ng tribo ni Manases at, 
matapos silang papurihan sa pagtupad ng kani- 
lang mga pangako kay Moises, pinauwi na niya 
sila taglay ang kaniyang pagpapala. (Jos 22:1-8) 
Nang makarating sila sa Jordan, nagtayo sila ng 
isang napakalaking altar sa kanluraning pampang. 
Noong una ay hindi naunawaan ng ibang mga tri- 
bo ang pagkilos na iyon anupat muntik nang ma- 
ging dahilan ng pagkasira ng kanilang kaugnayan, 
ng digmaang sibil pa nga. Ngunit nang maipaliwa- 
nag na ang altar ay hindi para sa paghahain, kun- 
di magsisilbing saksi ng katapatan sa pagitan ng 


1030 


mga tribo sa magkabilang panig ng Jordan, ang al- 
tar ay binigyan ng pangalan, malamang na “Saksi,” 
sapagkat, ang sabi nila, “Iyon ay saksi sa pagi- 
tan natin na si Jehova ang tunay na Diyos.”---Jos 
22:9-34. 

Kasaysayan Nito Nang Dakong Huli. Pagka- 
lipas ng maraming taon, nang umawit sina Barak at 
Debora ng isang maringal na awit ng tagumpay, 
ipinaalaala nila na ang mga Rubenita ay hindi su- 
mama sa kanila sa pakikipagbaka kay Sisera. Dahil 
dito, “sa mga pangkat ni Ruben ay malaki ang mga 
pagsasaliksik ng puso.” (Huk 5:15, 16) Noong pana- 
hon ni Saul, ang mga Rubenita ay nakipagtulungan 
sa kanilang mga karatig na tribo at nagtamo ng ma- 
laking tagumpay laban sa mga Hagrita at sa mga 
kaalyado ng mga ito, “sapagkat sa Diyos sila humi- 
ngi ng saklolo sa digmaan, at hinayaan niyang siya 
ay mapamanhikan sa kanilang ikabubuti sapagkat 
nagtiwala sila sa kaniya.” (1Cr 5:10, 18-22) Pagkata- 
pos nito, kasama ang mga Rubenita sa mga nani- 
rahan sa teritoryo ng mga Hagrita, lumilitaw na 
hanggang sa masupil ng Asirya ang Israel noong 
ikawalong siglo B.C.E., anupat kabilang ang mga 
Rubenita sa mga unang dinala sa pagkatapon. (1Cr 
5:6, 22b, 26) Ang ilang indibiduwal na Rubenita, at 
ang tribo sa kabuuan nito, ay binabanggit may ka- 
ugnayan sa kasaysayan ni David, kapuwa bago siya 
maging hari at pagkatapos nito.-- 1Cr 11:26, 42, 12: 
37, 38, 26:32, 27:16. 

Sa Hula. Sa makasagisag na mga aklat ng Eze- 
kiel at Apocalipsis, ang Ruben ay binabanggit na 
may natatanging posisyon sa kaayusan may kaug- 
nayan sa iba pang mga tribo. Halimbawa, sa pangi- 
tain ni Ezekiel, nakita niya sa gitna ng mga tribo 
ang “banal na abuloy” na lupaing kinaroroonan ng 
templo ni Jehova, ang lunsod na tinatawag na Jeho- 
va-Shamah, nangangahulugang “Si Jehova Mismo 
ay Naroroon,” at ang teritoryong pag-aari ng mga 
saserdote, ng mga Levita, at ng pinuno. Ang mis- 
mong katabi ng banal na lupaing ito sa hilaga ay 
ang Juda, at ang Ruben naman ang kahangga ng 
Juda sa hilaga. (Eze 48:6-22, 35) Gayundin, ang 
pintuang-daan na pinanganlang Ruben sa H panig 
ng banal na lunsod, ang Jehova-Shamah, ay kasu- 
nod ng pintuang-daan na pinanganlang Juda. (Eze 
48:31) Sa katulad na paraan, sa pangitain ni Juan 
hinggil sa pagtatatak sa 12 tribo ng espirituwal na 
Israel, ang Ruben ay binabanggit na pangalawa, 
pagkatapos ng tribo ni Juda.---Apo 7:4, 5. 


RUBI. Isang batong hiyas na mahalaga, mali- 
naw, at pulang-pula, isang uri ng corundum. Bi- 
nubuo ito ng aluminum oxide na may katiting na 
bahid ng kromyum at iron oxide na dahilan ng 
pulang kulay nito. Ito ay bibihira, mas mababang- 
uri nang kaunti sa diamante kung tigas ang pag- 


1031 


uusapan, at kapag mataas ang kalidad at malaki, 
maaari nitong mahigitan pa ang halaga ng isang 
diamante na kasinlaki nito. May iba't ibang kulay 
ito mula sa kulay-rosas hanggang sa napakama- 
mahaling matingkad na pulang maasul-asul na 
kadalasa'y tinutukoy bilang pulang gaya ng “dugo 
ng kalapati.” Ang “rubi,” gaya ng pagkakagamit 
sa Bagong Sanlibutang Salin, ay isinalin mula sa 
dalawang salitang Hebreo (0dhem, kadh-kodh') 
na maliwanag na kapuwa nagpapahiwatig ng ma- 
tingkad na pagkapula o sukdulang pagkapula. 

Ang unang bato sa unang hanay ng mga hiyas na 
nasa “pektoral ng paghatol” ng mataas na saserdo- 
teng si Aaron ay isang rubi, at nakalilok doon ang 
pangalan ng isa sa 12 tribo ng Israel. (Exo 28:2, 15, 
17, 21; 39:10) Ang “pananamit” ng hari ng Tiro ay 
binubuo ng rubi at ng iba pang mahahalagang bato. 
(Eze 28:12, 13) Ang Edom ay “mangangalakal” ng 
Tiro para sa mahahalagang rubi. Masugid na ipina- 
ngangalakal ng komersiyal na Tiro ang mga naka- 
imbak nito kapalit ng mga rubi at ng iba pang mga 
paninda. (Eze 27:2, 16) Bilang asawang nagmamay- 
ari sa Sion, inaliw ni Jehova ang lunsod at inilara- 
wan niya ang magiging kagandahan nito, anupat sa 
isang bahagi ay sinabi niya: “Ang iyong mga moog 
ay gagawin kong yari sa mga rubi, at ang iyong 
mga pintuang-daan ay yari sa malaapoy at kumiki- 
nang na mga bato. "--Isa 54:5, 6, 11, 12. 


RUDA [sa Gr., pega:non, sa Ingles, rue]. Ang 
karaniwang uri ng ruda (Ruta graveolens) ay isang 
halamang tulad-palumpong, nabubuhay nang ilang 
taon at matapang ang amoy na may mabuhok na 
mga tangkay at tumataas nang mga 1 m (3 piye). 
Mayroon itong mga dahon na luntiang-abuhin at 
nag-uusbong ng kumpul-kumpol na dilaw na mga 
bulaklak. Noong mga araw ng ministeryo ni Jesus 
sa lupa, maaaring ang ruda ay itinatanim sa Pales- 
tina upang gamitin sa medisina at bilang pampala- 
sa ng pagkain. 

Ang halamang ito ay binanggit lamang sa Lucas 
11:42, may kinalaman sa napakaingat na pagbibigay 
ng mga Pariseo ng ikapu. Sa halip na “ruda,” “enel- 
do” ang binabanggit ng katulad na ulat sa Mateo 
23:23, gaya rin ng binabanggit ng isang ikatlong- 
siglong manuskrito (P4) sa Lucas 11:42. 


RUFO [Pula]. 

1. Anak ng Simon na pinilit na tumulong sa pag- 
bubuhat ng pahirapang tulos ni Jesus; kapatid ng 
isang Alejandro.---Mar 15:21: Luc 23:26. 

2. Isang Kristiyano sa Roma, “na pinili sa Pangi- 
noon,” na binati ni Pablo sa kaniyang liham. Taglay 
ang pagmamahal ay binati rin ni Pablo ang ina ni 
Rufo bilang “ang kaniyang ina at akin.”---Ro 16:13. 


RUTH 


RUMA  |[Kaitaasan: Mataas na Dako]. Bayan ni 
Zebida (at ng kaniyang ama na si Pedaias), na isang 
asawa ni Haring Josias ng Juda at ina ni Jehoiakim. 
(2Ha 23:34, 36) Hindi tiyak kung saan ang lokasyon 
nito. Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet er-Rumeh, 
na ang pangalan ay kahawig ng Ruma. Sa ngayon, 
iyon ay tinatawag na Horvat Ruma at matatagpuan 
mga 10 km (6 na mi) sa H ng Nazaret. Iniuugnay 
naman ng ilan ang Ruma sa Biblikal na bayan ng 
Aruma na binanggit sa Hukom 9:41 at ipinapalagay 
na malapit sa Sikem.--Tingnan ang ARUMA. 


RUTH. Isang babaing Moabita na napangasawa 
ni Mahalon pagkamatay ng ama nito na si Elimelec 
at habang si Mahalon, ang ina nitong si Noemi, at 
ang kapatid nitong si Kilion ay naninirahan sa 
Moab. Dahil sa isang taggutom, nilisan ng pamilya 
ang kanilang tinubuang Betlehem sa Juda. Ang ba- 
yaw ni Ruth na si Kilion ay asawa ng Moabitang si 
Orpa. Nang maglaon ay namatay ang dalawang 
magkapatid, anupat naiwang walang anak ang mga 
balo. Nang malaman na muling pinagpapakitaan ni 
Jehova ng pabor ang Israel, si Noemi, kasama ang 
kaniyang dalawang manugang, ay naglakbay paba- 
lik sa Juda.--Ru 1:1-7, 4:9, 10. 

Ang Kaniyang Matapat na Pag-ibig. Baga- 
man bumalik si Orpa sa kaniyang bayan dahil sa 
mungkahi ni Noemi, si Ruth ay nanatili sa piling ng 
kaniyang biyenan. Dahil sa matinding pag-ibig kay 
Noemi at taimtim na pagnanais na paglingkuran si 
Jehova kasama ng bayan nito, nagawa ni Ruth na 
iwanan ang kaniyang mga magulang at ang kani- 
yang tinubuang lupain, kahit maliit ang pag-asa na 
makasumpong siya ng katiwasayang dulot ng pag- 
aasawa. (Ru 1:8-17: 2:11) Napakasidhi ng pag-ibig 
niya sa kaniyang biyenan anupat nang bandang huli 
ay nasabi ng iba na siya ay mas mabuti kay Noemi 
kaysa sa pitong anak na lalaki.---Ru 4:15. 

Pagdating sa Betlehem noong pasimula ng pag- 
aani ng sebada, pumaroon si Ruth sa bukid upang 
kumuha ng pagkain para kay Noemi at sa kaniyang 
sarili. Sa di-sinasadya ay napadako siya sa bukid na 
pag-aari ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelec, at 
humingi siya sa tagapangasiwa ng mga mang-aani 
ng pahintulot na maghimalay. Malamang na ta- 
lagang napakasipag niya sa paghihimalay, sapag- 
kat nabanggit ito ng tagapangasiwa kay Boaz.--Ru 
1:22-2:17. 

Nang pagpakitaan siya ni Boaz ng kabaitan, pina- 
halagahan ito ni Ruth at mapagpakumbabang kini- 
lala na mas mababa siya kaysa sa isa sa mga alilang 
babae nito. Nang oras ng kainan ay pinaglaanan 
siya ni Boaz ng napakaraming binusang butil anu- 
pat may natira pa na maibibigay niya kay Noemi. 
(Ru 2:8-14, 18) Bagaman isinaayos ni Boaz ang mga 


RUTH 


bagay-bagay upang mas madali siyang makapaghi- 
malay, hindi huminto si Ruth nang maaga kundi 
patuloy na naghimalay hanggang sa kinagabihan, 
“pagkatapos ay hinampas niya ang kaniyang nahi- 
malay, at umabot iyon sa isang epa [22 L; 20 tu- 
yong qt] ng sebada.” Yamang hiniling ni Boaz na pa- 
tuloy siyang maghimalay sa bukid nito, ginawa iyon 
ni Ruth hanggang sa matapos ang pag-aani ng se- 
bada, at pati ang pag-aani ng trigo.---Ru 2:15-23. 

Hiniling kay Boaz na Maging Manunubos. 
Palibhasa'y nais maihanap ng “isang pahingahang- 
dako,” o tahanan, ang kaniyang manugang, tinagu- 
bilinan ni Noemi si Ruth na hilingin kay Boaz na tu- 
busin siya. Alinsunod dito, bumaba si Ruth sa giikan 
ni Boaz. Pagkahiga ni Boaz, tahimik na lumapit si 
Ruth, inalisan ng takip ang paanan nito, at siya mis- 
mo ay humiga. Nang hatinggabi na, samantalang 
nanginginig, si Boaz ay gumising at bumaluktot. Pa- 
libhasa'y hindi siya nakilala sa dilim, nagtanong si 
Boaz: “Sino ka?” Sumagot siya, “Ako ay si Ruth na 
iyong aliping babae, at ilukob mo ang iyong laylayan 
sa iyong aliping babae, sapagkat ikaw ay isang ma- 
nunubos.”--Ru 3:1-9. 

Ang mga pagkilos ni Ruth, bilang pagsunod sa 
mga tagubilin ni Noemi, ay malamang na kaayon 
ng kaugaliang sinusunod ng mga babae kapag ina- 
angkin ang karapatan sa pag-aasawa sa bayaw. Sa 
Commentary on the Holy Scriptures ni Lange, si 
Paulus Cassel ay nagkomento hinggil sa Ruth 3:9: 
“Tiyak na ang makasagisag na pamamaraang ito ng 
pag-angkin sa pinakamaselan sa lahat ng karapatan 
ay nagpapahiwatig ng simple at malinis na kaugali- 
ang sinusunod noong panahon ng mga patriyarka. 
Ang kumpiyansa ng babae ay isinasalalay sa kara- 
ngalan ng lalaki. Gayunman, ang pamamaraang 
ito ay hindi madaling isagawa. Sapagkat ang ba- 
wat patiunang kaalaman o patiunang pagpapahiwa- 
tig hinggil dito ay mag-aalis sa lambong ng pa- 
giging tahimik at lihim mula sa kahinhinan ng 
nag-aangkin. Ngunit kapag naisagawa na ito, ang 
pagtanggi sa iniharap na kahilingan ay magdudulot 
ng kadustaan sa babae o sa lalaki. Sa gayon, maka- 
titiyak tayo na hindi isinugo ni Noemi ang kaniyang 
manugang sa atas na ito nang walang lubos na pag- 
titiwala na ito ay magtatagumpay. Sapagkat tiyak 
na bukod sa lahat ng iba pang balakid, ang partiku- 
lar na suliraning ito ay naidagdag sa tinatalakay na 
kaso: samakatuwid nga, na si Boaz, gaya ng sinabi 
mismo ni Ruth, ay tunay na isang goel [isang ma- 
nunubos], ngunit hindi ang goel. Gayundin, ipinahi- 
hiwatig ng sagot ni Boaz ang ideya na hindi niya lu- 
busang ikinagulat ang gayong pag-aangkin. Hindi 
naman sa may usapan na sila ni Noemi, kung kaya 
siya nag-iisa sa giikan, sapagkat ipinakikita ng pag- 
kagulat niya mula sa kaniyang pagkakatulog na ang 
pagdalaw na iyon sa gabi ay talagang hindi niya 


1032 


inaasahan. Ngunit ang ideya na posibleng iharap ni 
Ruth sa kaniya sa hinaharap ang pag-aangkin sa 
mga karapatan sa pagiging magkadugo ay maaa- 
ring sumagi na rin sa isip niya. Gayunman, maging 
ang palagay na ito hinggil sa kung ano ang posible 
o malamang na mangyari ay hindi maaaring pagba- 
tayan upang alisin kay Ruth ang pangangailangang 
gamitin niya ang kaniyang malayang kalooban sa 
pamamagitan ng makasagisag na pamamaraang 
iyon.”--Isinalin at inedit ni P. Schaff, 1976, p. 42. 

Itinuring ni Boaz na ang mga pagkilos ni Ruth ay 
lubos na matuwid, kaya naman sinabi niya bilang 
tugon: “Pagpalain ka nawa ni Jehova, anak ko. Ipina- 
malas mo ang iyong maibiging-kabaitan nang higit 
sa huling pagkakataon kaysa sa unang pagkakataon, 
sa hindi pagsunod sa mga kabinataan, maralita man 
o mayaman.” Walang-pag-iimbot na pinili ni Ruth si 
Boaz, isang lalaking mas matanda sa kaniya, dahil 
ito ay isang manunubos, upang magbangon ng pa- 
ngalan para sa kaniyang namatay na asawa at sa 
kaniyang biyenang babae. Yamang natural lamang 
na mas pipiliin ng isang kabataang babaing gaya ni 
Ruth ang isang nakababatang lalaki, itinuring iyon 
ni Boaz bilang isang nakahihigit na kapahayagan ng 
kaniyang maibiging-kabaitan kaysa sa pasiya ni- 
yang pumisan sa kaniyang matanda nang biyenan. 
—Ru 3:10. 

Tiyak na nabanaag sa boses ni Ruth ang pagka- 
bahala, kung kaya tiniyak sa kaniya ni Boaz: “Nga- 
yon, anak ko, huwag kang matakot. Ang lahat ng 
sinasabi mo ay gagawin ko para sa iyo, sapagkat 
ang lahat ng nasa pintuang-daan ng aking bayan 
ay nakababatid na ikaw ay isang mahusay na ba- 
bae.” Palibhasa'y malalim pa ang gabi, sinabihan 
ni Boaz si Ruth na humiga. Gayunman, kapuwa 
sila bumangon habang madilim pa, maliwanag na 
upang maiwasan ang anumang usap-usapan na 
magdudulot ng masamang reputasyon sa sinuman 
sa kanila. Binigyan din ni Boaz si Ruth ng anim na 
takal ng sebada. Maaaring ipinahiwatig nito na, 
kung paanong ang anim na araw ng paggawa ay 
sinusundan ng isang araw ng kapahingahan, ang 
araw ng kapahingahan ni Ruth ay malapit na, sa- 
pagkat titiyakin ni Boaz na magkakaroon siya ng 
“isang pahingahang-dako. "--Ru 3:1, 11-15, 17, 18. 

Nang dumating si Ruth, marahil ay hindi nakilala 
ni Noemi sa dilim ang babaing nais pumasok kung 
kaya nagtanong siya: “Sino ka, anak ko?” O maaa- 
ring ang tanong na ito ay may kinalaman sa posi- 
bleng bagong pagkakakilanlan kay Ruth may kaug- 
nayan sa kaniyang manunubos.---Ru 3:16. 

Nang maglaon, nang ang mas malapit na kamag- 
anak ay tumangging gampanan ang pag-aasawa bi- 
lang bayaw, kaagad itong isinagawa ni Boaz. Sa ga- 
yon, si Ruth ang naging ina ng anak ni Boaz na si 


1033 


Obed at isang ninuno ni Haring David at gayundin 
ni Jesu-Kristo.---Ru 4:1-21, Mat 1:5, 16. 


RUTH, AKLAT NG. Ang aklat na ito ng Bi- 
bliya ay isinunod sa pangalan ng isa sa mga pangu- 
nahing tauhan nito, si Ruth na Moabita. Ipinakikita 
ng salaysay kung paanong si Ruth ay naging isang 
ninuno ni David sa pamamagitan ng pagpapakasal 
kay Boaz, kahalili ng kaniyang biyenang si Noemi, 
sa ilalim ng kaayusang pag-aasawa bilang bayaw. 
Itinatampok ng ulat ang pagpapahalaga, pagkama- 
tapat, at pagtitiwala kay Jehova na ipinakita nina 
Boaz, Noemi, at Ruth.--Ru 1:8, 9, 16, 17, 2:4, 10-13, 
19, 20; 3:9-13, 4:10. 

Maliban sa talaan ng angkan (Ru 4:18-22), ang 
mga pangyayaring inilahad sa aklat ng Ruth ay su- 
maklaw ng isang yugto na mga 11 taon noong pa- 
nahon ng mga Hukom, bagaman hindi sinasabi 
nang eksakto kung kailan naganap ang mga ito sa 
loob ng yugtong iyon.---Ru 1:1, 4, 22; 2:23: 4:13. 

Kinikilala ng tradisyong Judio na si Samuel ang 
sumulat ng aklat, at kaayon naman ito ng panloob 
na katibayan. Yamang nagtapos sa talaangkanan ni 
David ang ulat, ipinahihiwatig nito na alam ng ma- 
nunulat ang layunin ng Diyos may kaugnayan kay 
David. Tumutugma ang bagay na ito kay Samuel, 
sapagkat siya ang nagpahid kay David upang ma- 
ging hari. Samakatuwid, angkop din na gumawa si 
Samuel ng isang rekord ng pinagmulang angkan ni 
David.--1Sa 16:1, 13. 

Autentisidad at Kahalagahan. Ang pagi- 
ging makasaysayan ng aklat ng Ruth ay pinatutu- 
nayan ng talaangkanan ni Jesu-Kristo na isinulat 


RUTH, AKLAT NG 


ni Mateo, kung saan kabilang sina Boaz, Ruth, at 
Obed sa linya ng angkan. (Mat 1:5, ihambing ang 
Ru 4:18-22, 1Cr 2:5, 9-15.) Bukod diyan, mahirap 
isipin na sasadyain ng isang manunulat na Hebreo 
na mag-imbento ng isang banyagang ninunong 
babae para kay David, na unang hari sa maharli- 
kang linya ni Juda. 

Ang ulat ng kasaysayan sa aklat ay naglalaan 
ng impormasyon na naglalarawan at nagbibigay- 
linaw sa iba pang bahagi ng Bibliya. Malinaw na 
ipinakikita kung paano ikinapit ang mga kautusan 
may kaugnayan sa paghihimalay (Lev 19:9, 10; 
Deu 24:19-22, Ru 2:1, 3, 7, 15-17, 23) at pag-aasa- 
wa bilang bayaw. (Deu 25:5-10, Ru 3:7-13, 4:1-13) 
Mababanaag ang patnubay ni Jehova sa preserba- 
syon ng linya ng angkan na umaakay tungo sa Me- 
siyas at gayundin sa pagpili ng mga indibiduwal 
para sa linyang iyon. Mga babaing Israelita na asa- 
wa ng isang lalaki na mula sa tribo ni Juda ang 
nagkaroon ng pagkakataong mapabilang sa maka- 
lupang linya ng angkan ng Mesiyas. (Gen 49:10) 
Yamang si Ruth, na isang babaing Moabita, ay 
nagtamo ng gayong pabor, inilalarawan nito ang 
simulaing sinabi ng apostol na si Pablo: “Nakasala- 
lay ito, hindi sa isa na nagnanais ni sa isa na tuma- 
takbo, kundi sa Diyos, na siyang may awa.” (Ro 
9:16) Pinili ni Ruth si Jehova upang maging kani- 
yang Diyos at ang Israel upang maging kaniyang 
bayan, at dahil sa malaking awa ni Jehova, pinag- 
kalooban niya si Ruth ng “sakdal na kabayaran" 
nang pahintulutan niya ito na maging isang ka- 
wing sa pinakamahalagang linya ng angkan.---Ru 
2:12, 4:13-17. 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG RUTH 


Isang salaysay na nagpapakita kung paanong si Ruth, isang 
Moabitang may takot sa Diyos, ay pinagpala ni Jehova sa pa- 
mamagitan ng pagkakaroon niya ng bahagi sa walang-patid 
na Mesiyanikong linya patungo kay Haring David 

Ang tagpo nito ay noong panahon ng mga Hukom, malamang 
na natapos itong isulat noong mga 1090 B.C.E. 


Ipinasiya ni Ruth na manatiling kasama ni Noemi at 
ng Diyos nito na si Jehova (1:1-22) 


Palibhasa'y mga balong walang anak, sina Ruth at Orpa ay 
sumama sa kanilang biyenang si Noemi, balo ni Elimelec, 
nang lisanin nito ang Moab upang bumalik sa Juda 

Yamang nakumbinsi ng sinabi ni Noemi na malayo na itong 
makapag-asawang muli, si Orpa ay umuwi 

Hindi nasiraan ng loob si Ruth, sinabi niya na ang bayan 
ni Noemi ay magiging kaniyang bayan at ang Diyos ni 
Noemi ay magiging kaniyang Diyos 

Nang maglaon, nakarating sina Ruth at Noemi sa Betlehem 

Naghimalay si Ruth sa bukid ni Boaz (2:1--3:18) 
Sa di-sinasadya, nagsimulang maghimalay si Ruth sa bukid 


ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelec, at pinagpakitaan 
siya nito ng lingap 

Patuloy na naghimalay si Ruth sa bukid ni Boaz hanggang 
sa matapos ang mga pag-aani ng sebada at ng trigo 


Pagkatapos, bilang pagsunod sa mga tagubilin ni Noemi, hi- 
niling ni Ruth kay Boaz na gumanap bilang manunubos: 
sumang-ayon si Boaz, ngunit may isang lalaki na mas 
malapit na kamag-anak ni Noemi kaysa sa kaniya 

Bilang manunubos, pinakasalan ni Boaz si Ruth 

(4:1-22) 

Sa harap ng sampung matatanda ng Betlehem, inialok ni 
Boaz sa mas malapit na kamag-anak ang pagkakataong 
tubusin ang bukid ni Elimelec at magbangon ng supling 
para sa taong patay sa pamamagitan ng pagtupad kay 
Ruth ng pag-aasawa bilang bayaw 

Nang tumanggi ang kamag-anak na iyon, si Boaz ang gu- 
manap bilang manunubos 

Pinagpala ang pagsasama nina Boaz at Ruth nang magsi- 
lang si Ruth ng isang anak na lalaki, si Obed, lolo ni Ha- 
ring David 


S 


SAALABIN. Tingnan ang SAALBIM. 


SAALBIM. Isang lunsod na ang mga naninira- 
hang Amorita ay isinailalim ng sambahayan ni Jose 
sa puwersahang pagtatrabaho. (Huk 1:35) Nang 
maglaon, ang Saalbim ay isinama sa isa sa mga dis- 
trito na taunang naglalaan ng pagkain sa sambaha- 
yan ni Solomon. (1Ha 4:7-9) Karaniwang kinikilala 
na ito rin ang Saalabin, isang lunsod ng Dan sa 
hanggahan nito. (Jos 19:40-42) Tanging ang huling 
katinig ng Hebreong baybay ng dalawang panga- 
lang ito ang magkaiba. Maaaring ang Saalbon ay isa 
pang pangalan ng Saalbim.---2Sa 23:32, 1Cr 11:33. 

Ipinapalagay na ang Saalbim ay ang tiwangwang 
na nayon ng Selbit (Tel Sha'alvim), kung saan wa- 
ring napanatili ang Biblikal na pangalang ito. Iyon 
ay mga 25 km (16 na mi) sa KHK ng Jerusalem at 
malapit sa iminumungkahing mga lokasyon ng iba 
pang mga lugar na binanggit kasama ng Saalbim sa 
Kasulatan. 


SAALBONITA. Ang katawagan kay Eliaba, isa 
sa mga mandirigma ni David, ipinapalagay na nag- 
papahiwatig na isa na mula sa lunsod ng Saalbim. 
--2Sa 23:8, 32, 1Cr 11:26, 33. 


SAALIM [Mga Sandakot: Mga Palad ng mga 
Kamay]. Isang “lupain” na dinaanan ni Saul noong 
hinahanap niya ang nawawalang mga asnong babae 
na pag-aari ng kaniyang ama na si Kis. (1Sa 9:3, 4) 
Dahil mahirap tukuyin ang eksaktong ruta ni Saul, 
hindi matiyak kung saan ang lokasyon ng Saalim. 
Iniuugnay ng ilang iskolar ang “lupain ng Saalim” sa 
“lupain ng Sual” sa 1 Samuel 13:17. Gayunpaman, 
waring isang lokasyon sa Efraim ang pinakaangkop 
sa konteksto. 


SAAP. 

1. Isang anak ni Caleb (na anak ni Hezron) sa 
babae nitong si Maaca. Si Saap ang pinagmulan 
o “ama” niyaong mga namayan sa Madmana.---1Cr 
2:9, 42, 48, 49. 

2. Huling binanggit sa anim na anak ni Jahdai na 
nakatalang kabilang sa mga inapo ni Caleb na anak 
ni Hezron sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:9, 42, 47. 


SAARAIM [Doblihang Pintuang-daan]. 

1. Isang lunsod ng Juda sa Sepela. (Jos 15:20, 33, 
36) Matapos talunin ni David si Goliat at dahil sa 
pagtugis ng mga Israelita, ang namatay na mga Fi- 
listeo ay nagkalat mula sa “Saaraim hanggang sa 
Gat at Ekron.” (1Sa 17:52) Ang Saaraim ay nasa ka- 


paligiran ng “mababang kapatagan ng Elah” (ang 
es-Sant ['Emeq ha-'Ela]) at Azeka (Tell Zakariyeh 
[Tel “Azeqa]). (Jos 15:35, 1Sa 17:1, 2) Hindi pa tiya- 
kang natutukoy ang lugar na ito. 

2. Isang lunsod ng Simeon. (1Cr 4:24, 31) Waring 
ito rin ang Silhim (Jos 15:32) at ang Saruhen. (Jos 
19:6) Ipinapalagay na ito ay ang Tell el-Fartah (Tel 
Sharuhen), na mga 35 km (22 mi) sa K ng Beer- 
sheba. 


SAASGAZ. Ang tagapag-alaga sa mga babae 
ni Haring Ahasuero, ang bating na tagapangasiwa 
niya sa ikalawang bahay ng mga babae.---Es 2:14. 


SABBATH, ARAW NG. Isang araw na itina- 
laga ng Diyos upang magpahinga mula sa karani- 
wang mga pagtatrabaho, ibinigay ni Jehova ang 
Sabbath bilang isang tanda sa pagitan niya at ng 
mga anak ni Israel. (Exo 31:16, 17) Ang pananali- 
tang Hebreo na yohm hash-shab-bath' ay hinalaw sa 
pandiwang sha-vath, nangangahulugang “magpa- 
hinga, maglikat.” (Gen 2:2, 8:22) Sa Griego, ang 
he heme'ra tou sab-ba'tou ay nangangahulugang 
“araw ng sabbath.” 

Nagsimula ang kasaysayan ng lingguhang 24-na- 
oras na pangingilin ng sabbath noong 1513 B.C.E. 
samantalang ang bansang Israel ay nasa ilang no- 
ong ikalawang buwan pagkatapos ng kanilang Pag- 
alis mula sa Ehipto. (Exo 16:1) Sinabi ni Jehova kay 
Moises na sa ikaanim na araw ay madodoble ang 
makahimalang paglalaan ng manna. Nang magka- 
totoo ito, iniulat kay Moises ng mga pinuno ng kapu- 
lungan ang tungkol sa bagay na ito at nang magka- 
gayon ay ipinatalastas niya ang kaayusan para sa 
lingguhang Sabbath. (Exo 16:22, 23) Mula noong 
panahong iyon, naging pananagutan na ng Israel na 
ipangilin ang Sabbath at ipinakikita ito ng mga sali- 
ta ni Jehova sa Exodo 16:28, 29. 

Pagkatapos ng maikling panahon, nang pormal na 
pasinayaan sa Bundok Sinai ang tipang Kautusan, 
ang lingguhang Sabbath ay ginawang isang ma- 
halagang bahagi ng isang sistema ng mga sab- 
bath. (Exo 19:1, 20:8-10, 24:5-8) Ang sistemang 
ito ay binubuo ng maraming uri ng sabbath: ang 
ika-7 araw, ang ika-7 taon, ang ika-50 taon (taon ng 
Jubileo), Nisan 14 (Paskuwa), Nisan 15, Nisan 21, Si- 
van 6 (Pentecostes), Etanim 1, Etanim 10 (Araw ng 
Pagbabayad-Sala), Etanim 15, at Etanim 22. 

Hindi iniutos ang Sabbath sa sinuman sa mga 
lingkod ng Diyos bago ang Pag-alis at maliwanag 
itong ipinakikita ng Deuteronomio 5:2, 3 at Exodo 


1084 


1035 


31:16, 17: “Hindi sa ating mga ninuno pinagtibay ni 
Jehova ang tipang ito, kundi sa atin.” “Ipangingilin 
ng mga anak ni Israel ang sabbath . . . sa buong pa- 
nahon ng kanilang mga salinlahi. . . . Sa pagitan ko 
at ng mga anak ni Israel ay isang tanda ito hang- 
gang sa panahong walang takda.” Kung dati nang 
ipinangingilin ng Israel ang Sabbath, hindi ito maa- 
aring magsilbing isang paalaala ng pagliligtas sa ka- 
nila ni Jehova mula sa Ehipto, gaya ng ipinakikita ng 
Deuteronomio 5:15. Ipinahihiwatig ng paglabas ng 
ilan sa mga Israelita upang mamulot ng manna sa 
ikapitong araw, sa kabila ng tuwirang tagubilin na 
huwag itong gawin, na ang pangingilin ng Sabbath 
ay isang bagong bagay sa kanila noon. (Exo 16:11- 
30) Yamang hindi matiyak noon kung paano aasika- 
suhin ang kaso ng unang napaulat na manlalabag ng 
Sabbath pagkatapos na ibigay ang Kautusan sa Si- 
nai, ipinakikita rin nito na kamakailan lamang itina- 
tag ang Sabbath. (Bil 15:32-36) Samantalang nasa 
Ehipto, palibhasa'y mga alipin doon, hindi posibleng 
ipangilin ng mga Israelita ang Sabbath kahit mapa- 
sailalim pa sila ng gayong kautusan sa panahong 
iyon. Nagreklamo si Paraon na nakaaabala si Moises 
kahit noong humingi lamang ito ng tatlong araw 
upang makapaghain sila sa Diyos. Gaano pa nga 
kaya kung tinangka ng mga Israelita na magpahi- 
nga tuwing ikapitong araw. (Exo 5:1-5) Bagaman to- 
too na waring sinukat ng mga patriyarka ang pana- 
hon sa pamamagitan ng sanlinggo na may pitong 
araw, walang katibayan na itinuring nilang naiiba 
ang ikapitong araw. Gayunman, naging prominente 
ang pito bilang isang numero na karaniwang tu- 
mutukoy sa pagiging kumpleto. (Gen 4:15, 23, 24; 
21:28-32) Maliwanag na ang salitang Hebreo na “su- 
mumpa” (sha-va”) ay nagmula rin sa salitang-ugat 
ng salitang nangangahulugang “pito.” 

Ang Sabbath ay ipinagdiriwang noon bilang isang 
sagradong araw (Deu 5:12), isang araw ng kapahi- 
ngahan at pagsasaya para sa lahat---para sa mga Is- 
raelita, mga lingkod, mga naninirahang dayuhan, at 
mga hayop---anupat humihinto sila mula sa lahat ng 
pagtatrabaho. (Isa 58:13, 14, Os 2:11, Exo 20:10, 
34:21: Deu 5:12-15: Jer 17:21, 24) Sa araw na iyon, 
isang pantanging handog na sinusunog, kasama ng 
handog na mga butil at handog na inumin, ang ini- 
hahain, bukod pa sa regular at pang-araw-araw na 
“palagiang handog na sinusunog.” (Bil 28:9, 10) Pi- 
napalitan ang tinapay na pantanghal sa santuwaryo, 
at isang bagong pangkat ng mga saserdote ang gu- 
maganap ng kanilang mga tungkulin. (Lev 24:5-9, 
1Cr 9:32, 2Cr 23:4) Hindi apektado ng Sabbath ang 
mga tungkulin ng saserdote (Mat 12:5), at tinutu- 
li noon ang mga sanggol kahit Sabbath kung iyon 
ang ikawalong araw ng mga ito. Nang maglaon ay 
nagkaroon ng kasabihan ang mga Judio, “Walang 
sabbath sa santuwaryo,” anupat nangangahulugang 


SABBATH, ARAW NG 


patuloy na ginagampanan ng mga saserdote ang ka- 
nilang mga tungkulin.--Ju 7:22, Lev 12:2, 3, The 
Temple, ni A. Edersheim, 1874, p. 152. 

Ayon sa mga impormasyong rabiniko, noong pa- 
nahong naririto si Jesus sa lupa, ang pagdating ng 
araw ng Sabbath ay ipinatatalastas sa pamamagitan 
ng tatlong tunog ng trumpeta sa bandang ikasiyam 
na oras, o alas tres, ng hapon ng Biyernes. Kara- 
ka-raka, itinitigil ang lahat ng paggawa at panga- 
ngalakal, sinisindihan ang lampara ng Sabbath, at 
isinusuot ang mga kasuutang pangkapistahan. Pag- 
katapos, tatlo na namang tunog ang maghuhudyat 
na aktuwal nang nagsimula ang Sabbath. Sa araw ng 
Sabbath, ang papalabas na pangkat ng mga saserdo- 
te ang naghahandog ng pang-umagang hain at ang 
papasok na pangkat naman ang naghahandog ng 
panggabing hain, anupat kapuwa nasa santuwaryo 
ang mga pangkat na ito sa araw na iyon. Bawat isa 
sa mga pangkat ay magbibigay sa mataas na saser- 
dote ng kalahati ng takdang bahagi nito sa tinapay. 
Kinakain ito ng mga saserdote na nasa malinis na 
kalagayan sa templo mismo sa panahon ng Sab- 
bath. Sa pamamagitan ng palabunutan, itinatalaga 
ng mga ulo ng mga pamilya ng papasok na pangkat 
kung alin sa mga pamilya ang maglilingkod sa ba- 
wat pantanging araw ng kanilang linggo ng pagli- 
lingkod at kung sino ang gaganap ng makasaserdo- 
teng mga tungkulin sa Sabbath.---Lev 24:8, 9; Mar 2: 
26, 27: The Temple, p. 151, 152, 156-158. 

Magkaiba ang mga kahilingan para sa regular na 
lingguhang Sabbath at sa mga Sabbath o “mga ba- 
nal na kombensiyon” na kaugnay ng mga kapista- 
han. (Lev 23:2) Sa pangkalahatan, mas mahigpit ang 
lingguhang Sabbath, sa panahong iyon ay walang 
gawain, mabigat man o hindi, ang maaaring ga- 
win (maliban sa mga gawain sa santuwaryo). Kahit 
ang pangunguha ng kahoy o ang pagpapaningas ng 
apoy ay ipinagbawal. (Bil 15:32-36, Exo 35:3) Nilimi- 
tahan din ang paglalakbay, anupat lumilitaw na ibi- 
natay ito sa Exodo 16:29. Ang Araw ng Pagbabayad- 
Sala ay isa ring panahon ng kapahingahan mula sa 
lahat ng uri ng gawain. (Lev 16:29-31, 23:28-31) Ga- 
yunman, sa mga araw ng banal na kombensiyon ng 
mga kapistahan ay hindi maaaring gumawa ng ma- 
bigat na gawain, paghahanapbuhay, o pangangala- 
kal, ngunit ipinahintulot ang pagluluto, mga pagha- 
handa para sa kapistahan, at iba pa.--Exo 12:16: Lev 
23:7, 8, 21, 35, 36. 

Kung minsan, dalawang legal na Sabbath ang pu- 
mapatak sa iisang yugtong 24-na-oras, at tinatawag 
ito noon na isang “dakilang” Sabbath, halimbawa ay 
kapag tumapat sa regular na Sabbath ang Nisan 15 
(isang araw ng sabbath).---Ju 19:31. 

Mga Pakinabang at Kahalagahan ng Sabbath. 
Ang paghinto mula sa lahat ng pagtatrabaho at 
ang pagtupad sa iba pang bigay-Diyos na mga 


SABBATH, ARAW NG 


kahilingan hinggil sa Sabbath ay hindi lamang nag- 
bigay ng kapahingahan sa katawan kundi, higit na 
mahalaga, naglaan ito ng pagkakataon upang mai- 
pakita ng indibiduwal ang kaniyang pananampalata- 
ya at pagkamasunurin sa pamamagitan ng pangi- 
ngilin ng Sabbath. Nagbigay ito ng pagkakataon sa 
mga magulang na maikintal sa isip at puso ng kani- 
lang mga anak ang mga kautusan at mga utos ng 
Diyos. (Deu 6:4-9) Kaugalian nang gugulin ang Sab- 
bath sa pagkuha ng kaalaman tungkol sa Diyos at 
pag-aasikaso sa espirituwal na mga pangangaila- 
ngan, gaya ng ipinahihiwatig ng naging tugon ng 
asawa ng babaing Sunamita nang humingi siya ng 
pahintulot na yumaon upang makipagkita kay Eliseo 
na lalaki ng Diyos: “Bakit ka paroroon sa kaniya nga- 
yon? Hindi naman isang bagong buwan ni isang 
sabbath.” (2Ha 4:22, 23) At walang alinlangang si- 
namantala ng mga Levitang nakapangalat sa buong 
lupain ang Sabbath upang ituro ang Kautusan sa ba- 
yan ng Israel.---Deu 33:8, 10, Lev 10:11. 

Mahalagang alalahanin ng indibiduwal na mga Is- 
raelita na ipangilin ang Sabbath dahil ang paglabag 
dito ay itinuturing na paghihimagsik laban kay Je- 
hova at pinarurusahan ng kamatayan. (Exo 31:14, 
15: Bil 15:32-36) Kumapit din sa bansa ang simula- 
ing ito. Ang buong-puso nilang pagtupad sa buong 
sistema ng sabbath, kapuwa ang mga araw at mga 
taon, ay isang mahalagang salik noon upang patu- 
loy silang umiral bilang isang bansa sa kanilang bi- 
gay-Diyos na lupain. Dahil hindi nila pinarangalan 
ang mga kautusan ng Sabbath, naging isang mala- 
king dahilan ito ng pagbagsak nila at ng pagkati- 
wangwang ng lupain ng Juda sa loob ng 70 taon 
upang mapunan ang mga Sabbath na nilabag nila. 
--Lev 26:31-35, 2Cr 36:20, 21. 

Mga Rabinikong Restriksiyon sa Sabbath. 
Noong una, ang Sabbath ay nilayong maging isang 
masayang panahon na nakapagpapatibay sa espiri- 
tuwal. Ngunit dahil sa kanilang sigasig na lubhang 
mapaiba sa mga Gentil, unti-unti itong pinabigat ng 
mga Judiong lider ng relihiyon, lalo na pagkabalik 
nila mula sa pagkatapon sa Babilonya, anupat nag- 
dagdag sila ng marami pang restriksiyon sa Sab- 
bath na dahil dito'y umabot iyon nang 39, bukod 
pa sa di-mabilang na mas maliliit na restriksiyon. 
Nang tipunin ang mga iyon, dalawang malalaking 
tomo ang nabuo. Bilang halimbawa, ipinagbawal 
ang panghuhuli ng pulgas anupat itinuring itong 
isang uri ng pangangaso. Hindi maaaring bigyan ng 
lunas ang paghihirap ng isang tao malibang nanga- 
nganib ang buhay nito. Hindi maaaring ayusin ang 
isang butong nalinsad, ni bendahan man ang isang 
pilay. Pinawalang-saysay ng mga Judiong lider ng 
relihiyon ang tunay na layunin ng Sabbath, sapag- 
kat ginawa nilang mga alipin ng tradisyon ang mga 
tao, sa halip na ang Sabbath ang maglingkod sa mga 


1036 


tao sa ikararangal ng Diyos. (Mat 15:3, ©; 23:2-4, 
Mar 2:27) Nang manguha ang mga alagad ni Jesus 
ng mga butil at kiskisin nila ang mga ito sa kanilang 
mga kamay upang kainin, maliwanag na dalawang 
bagay ang iniakusa sa kanila, samakatuwid nga, 
pag-aani at paggigiik sa panahon ng Sabbath. (Luc 
6:1, 2) May kasabihan noon ang mga rabbi: “Ang 
mga kasalanan ng sinumang mahigpit na tumutu- 
pad sa bawat kautusan ng Sabbath, bagaman isa 
siyang mananamba sa idolo, ay pinatatawad.” 

Hindi Iniutos sa mga Kristiyano. Bilang isang 
Judio na nasa ilalim ng Kautusan, ipinangilin ni Je- 
sus ang Sabbath ayon sa ipinag-utos ng Salita ng 
Diyos (hindi ng mga Pariseo). Alam niyang kaayon 
ng kautusan ang gumawa ng mabubuting bagay ka- 
pag Sabbath. (Mat 12:12) Gayunman, sinasabi ng ki- 
nasihang mga kasulatang Kristiyano na “si Kristo 
ang wakas ng Kautusan” (Ro 10:4), anupat dahil dito 
ay “pinalaya na [ang mga Kristiyano] mula sa Kau- 
tusan.” (Ro 7:6) Walang kinilala si Jesus ni ang ka- 
niyang mga alagad na anumang pagkakaiba sa pa- 
gitan ng tinatawag na moral at seremonyal na mga 
kautusan. Sumipi sila mula sa ibang mga bahagi ng 
Kautusan gayundin sa Sampung Utos at itinuring 
nilang ang lahat ng ito ay dapat tuparin ng mga 
nasa ilalim ng Kautusan. (Mat 5:21-48, 22:37-40, Ro 
13:8-10, San 2:10, 11) Malinaw na sinasabi ng Kasu- 
latan na “pinawi [ng hain ni Kristo] ang Kautusan ng 
mga utos na binubuo ng mga tuntunin” at na “pina- 
wi [ng Diyos] ang sulat-kamay na dokumento na la- 
ban sa atin, na binubuo ng mga tuntunin . .. at ina- 
lis Niya ito sa pamamagitan ng pagpapako nito 
sa pahirapang tulos.” Ang buong Kautusang Mosai- 
ko ang “pinawi” o “inalis.” (Efe 2:13-15, Col 2:13, 14) 
Dahil dito, sa pamamagitan ng hain ni Kristo Jesus, 
ang buong sistema ng mga Sabbath, mga araw man 
o mga taon, ay winakasan kasama ng iba pang ba- 
hagi ng Kautusan. Ito ang dahilan kung bakit maa- 
aring ituring ng mga Kristiyano “ang isang araw bi- 
lang gaya ng lahat ng iba pa,” ito man ay isang 
sabbath o iba pang araw, anupat hindi natatakot na 
hahatulan siya ng iba. (Ro 14:4-6, Col 2:16) May ki- 
nalaman doon sa mga ubod-ingat na nangingilin ng 
"mga araw at mga buwan at mga kapanahunan at 
mga taon,” ganito ang sinabi ni Pablo: “Natatakot ako 
para sa inyo, na baka sa paanuman ay nagpagal 
ako nang walang layunin may kaugnayan sa inyo.” 
--Gal 4:10, 11. 

Pagkamatay ni Jesus, hindi kailanman iniutos ng 
kaniyang mga apostol na ipangilin ang Sabbath. 
Hindi kabilang ang Sabbath sa kahilingan sa mga 
Kristiyano sa Gawa 15:28, 29, o kahit noong dakong 
huli. Ni nagtatag man sila ng isang bagong sabbath, 
isang “araw ng Panginoon.” Bagaman binuhay-muli 
si Jesus sa araw na tinatawag ngayon na Linggo, 
hindi ipinahihiwatig saanman sa Bibliya na ang 


1037 


araw na ito ng kaniyang pagkabuhay-muli ay dapat 
gunitain bilang isang “bagong” sabbath o sa anu- 
mang ibang paraan. Itinatawag-pansin ng ilan ang 
1 Corinto 16:2 at Gawa 20:7 bilang saligan upang 
ipangilin ang Linggo bilang isang sabbath. Gayun- 
man, ipinakikita lamang ng unang teksto na tinagu- 
bilinan ni Pablo ang mga Kristiyano na magbukod 
sa kanilang mga tahanan ng isang partikular na ha- 
laga para sa kanilang nagdarahop na mga kapatid sa 
Jerusalem tuwing unang araw ng sanlinggo. Ang 
salaping iyon ay hindi nila dadalhin sa kanilang 
dako ng pagtitipon kundi iingatan nila hanggang sa 
pagdating ni Pablo. Kung tungkol naman sa huling 
tekstong nabanggit, makatuwiran lamang na maki- 
pagtagpo si Pablo sa mga kapatid sa Troas sa unang 
araw ng sanlinggo, yamang kinabukasan mismo ay 
paalis na siya. 

Batay sa mga nabanggit na, maliwanag na hindi 
bahagi ng unang-siglong Kristiyanismo ang literal 
na pangingilin ng mga araw at mga taon ng Sab- 
bath. Noon lamang 321 C.E. itinalaga ni Constanti- 
no ang Linggo (sa Latin: dies Solis, isang matan- 
dang titulo na iniuugnay sa astrolohiya at pagsamba 
sa araw, hindi Sabbatum [Sabbath] o dies Domini 
[araw ng Panginoon]) bilang isang araw ng kapahi- 
ngahan para sa lahat maliban sa mga magsasaka. 

Pagpasok sa Kapahingahan ng Diyos. Ayon 
sa Genesis 2:2, 3, kasunod ng ikaanim na araw, 
o yugto, ng paglalang, ang Diyos ay “nagpasimu- 
lang magpahinga noong ikapitong araw,” anupat 
huminto mula sa mga gawang paglalang may kina- 
laman sa lupa, gaya ng inilalarawan sa Genesis ka- 
banata 1. 

Sa Hebreo, mga kabanata 3 at 4, ipinakikita ng 
apostol na si Pablo na ang mga Judio sa ilang ay hin- 
di nakapasok sa kapahingahan, o sabbath, ng Diyos 
dahil sa pagsuway at kawalan ng pananampalataya 
ng mga ito. (Heb 3:18, 19: Aw 95:7-11, Bil 14:28-35) 
Yaong mga nakapasok sa Lupang Pangako sa ilalim 
ng pangunguna ni Josue ay nakaranas ng isang ka- 
pahingahan, ngunit hindi iyon ang lubos na kapahi- 
ngahang tatamasahin sa ilalim ng Mesiyas. Makasa- 
gisag lamang iyon, o isang anino ng katunayan. (Jos 
21:44: Heb 4:8, 10:1) Gayunman, nagpaliwanag si 
Pablo, “may nananatili pang sabbath na pagpapa- 
hinga para sa bayan ng Diyos.” (Heb 4:9) Kaug- 
nay nito, yaong mga masunurin at nananampalata- 
ya kay Kristo ay nagtatamasa ng isang “sabbath 
na pagpapahinga” mula sa kanilang “sariling mga 
gawa,” mga gawa na sa pamamagitan ng mga ito ay 
sinikap nila noon na patunayang matuwid ang kani- 
lang sarili. (Ihambing ang Ro 10:3.) Sa gayon, ipina- 
kikita ni Pablo na noong kaniyang mga araw ay nag- 
papatuloy pa rin ang sabbath, o kapahingahan, ng 
Diyos at pumapasok doon ang mga Kristiyano, anu- 


SABBATH, TAON NG 


pat nagpapahiwatig na libu-libong taon ang haba ng 
araw ng kapahingahan ng Diyos.---Heb 4:3, 6, 10. 

“Panginoon ng Sabbath.” Noong naririto siya 
sa lupa, tinukoy ni Jesu-Kristo ang kaniyang sarili 
bilang “Panginoon ng sabbath.” (Mat 12:8) Ang lite- 
ral na araw ng Sabbath, na nilayong magdulot sa 
mga Israelita ng kaginhawahan mula sa kanilang 
mga pagtatrabaho, ay “isang anino ng mga bagay 
na darating, ngunit ang katunayan ay sa Kristo.” 
(Col 2:16, 17) May kaugnayan sa “mga bagay na da- 
rating,” may isang sabbath na doo'y si Jesus ang 
magiging Panginoon. Bilang Panginoon ng mga pa- 
nginoon, pamamahalaan ni Kristo ang buong lupa 
sa loob ng isang libong taon. (Apo 19:16: 20:6) No- 
ong panahon ng kaniyang ministeryo sa lupa, ang 
ilan sa pinakanamumukod-tanging makahimalang 
mga gawa ni Jesus ay sa araw ng Sabbath niya isi- 
nagawa. (Luc 13:10-13, Ju 5:5-9, 9:1-14) Maliwanag 
na ipinakikita nito ang uri ng kaginhawahang idu- 
dulot niya habang iniaangat niya ang sangkatauhan 
tungo sa espirituwal at pisikal na kasakdalan sa pa- 
nahon ng kaniyang dumarating na Milenyong Pag- 
hahari, anupat dahil dito ay magiging tulad iyon ng 
isang yugto ng sabbath na kapahingahan para sa 
lupa at sa sangkatauhan.---Apo 21:1-4. 


SABBATH, TAON NG. Ang ikapito sa bawat 
siklo na tigpipitong taon, sa ta6ng iyon, sa sina- 
unang Israel, pinahihintulutang makapagpahinga 
ang lupain, anupat hinahayaan itong di-nabubung- 
kal, at ang mga kapuwa Hebreo ay hindi pinipilit na 
magbayad ng mga utang. 

Ang taon ng Sabbath, tinutuos mula sa taong 
1473 B.C.E., ang taon ng pagpasok ng Israel sa Lu- 
pang Pangako, ay dapat ipagdiwang “sa pagwawa- 
kas ng bawat pitong taon,” sa katunayan ay sa tu- 
wing ikapitong taon. (Deu 15:1, 2, 12; ihambing ang 
Deu 14:28.) Maliwanag na ang simula ng taon ng 
Sabbath ay sa pagpapatunog ng trumpeta tuwing 
Etanim (Tisri) 10, ang Araw ng Pagbabayad-Sala. 
Gayunman, naniniwala ang ilan na, samantalang 
ang taon ng Jubileo ay nagsisimula sa Araw ng Pag- 
babayad-Sala, ang taon ng Sabbath naman ay nag- 
sisimula sa Tisri 1. 

Sa panahong iyon ay walang pagsasaka ng lupa- 
in, paghahasik, o pagpungos, ni magkakaroon man 
ng anumang pagtitipon ng bunga ng pananim, kun- 
di ang mga tumubo sa ganang sarili ay hinahayaan 
sa bukid, anupat ang may-ari ng bukid pati ang ka- 
niyang mga alipin, ang mga upahang trabahador, at 
ang mga naninirahang dayuhan ay makakakain 
mula roon. Isa itong maawaing paglalaan para sa 
mga dukha at, gayundin, para sa mga alagang ha- 
yop at sa maiilap na hayop, yamang makakakain 
din ang mga ito mula sa mga bunga ng lupain sa 
taon ng Sabbath.--Lev 25:1-7. 


SABBATH NA PAGLALAKBAY, ARAW NG 


Ang taon ng Sabbath ay tinawag na “ang taon ng 
pagpapalaya [hash-shemittah'|.” (Deu 15:9: 31:10) 
Sa taong iyon, ang lupain ay nagtatamasa ng lu- 
busang kapahingahan, o pagpapalaya, yamang hi- 
nahayaan itong di-nabubungkal. (Exo 23:11) Sa 
panahon ding iyon ay may kapahingahan, o pagpa- 
palaya, sa mga pagkakautang. Ito ay “isang pagpa- 
palaya para kay Jehova,” bilang parangal sa kaniya. 
Ngunit iba naman ang pangmalas dito ng ilan. Na- 
niniwala ang ilang komentarista na ang mga utang 
ay hindi naman aktuwal na kinakansela, kundi, sa 
halip, hindi maaaring pilitin ng may pautang ang 
kaniyang kapuwa Hebreo na magbayad ng utang, 
yamang walang kita sa tadng iyon ang magsasaka, 
gayunman, maaaring pilitin ng nagpahiram ang 
isang banyaga na magbayad. (Deu 15:1-3) Nanini- 
wala naman ang ilang rabbi na ang mga utang para 
sa kawanggawa upang matulungan ang isang kapa- 
tid na dukha ay kinakansela, ngunit iba ang kate- 
gorya ng mga utang may kaugnayan sa negosyo. 
Sinasabi nila na, noong unang siglo ng Karaniwang 
Panahon, pinasimulan ni Hillel ang isang pamama- 
raan kung saan ang nagpahiram ay maaaring mag- 
tungo sa hukuman at hilinging huwag kanselahin 
ang kaniyang pautang sa pamamagitan ng paggawa 
ng isang deklarasyon.---The Pentateuch and Hafto- 
rahs, inedit ni J. Hertz, London, 1972, p. 811, 812. 

Ang taong iyon ng pagpapalaya, o kapahingahan 
mula sa pamimilit na magbayad ng utang, ay hindi 
kapit sa pagpapalaya sa mga alipin, yamang mara- 
mi sa mga ito ay nasa pagkaalipin dahil sa pagkaka- 
utang. Sa halip, ang aliping Hebreo ay pinalalaya sa 
ikapitong taon ng kaniyang pagkaalipin o sa Jubileo, 
alinman ang mauna.--Deu 15:12, Lev 25:10, 54. 

Kinailangan ang pananampalataya upang ipangi- 
lin ang mga taon ng Sabbath bilang bahagi ng tipan 
ni Jehova sa Israel, ngunit saganang mga pagpapala 
ang ibubunga ng lubos na pagtupad sa tipan. (Lev 
26:3-13) Nangako ang Diyos na maglalaan siya ng 
sapat sa panahon ng pag-aani ng ikaanim na taon 
upang magkaroon ng panustos na pagkain sa loob 
ng tatlong taon, mula sa ikaanim na taon hanggang 
sa pag-aani sa ikawalong taon. Dahil hindi maaa- 
ring maghasik ng pananim sa ikapitong taon, wa- 
lang aning matitipon hanggang sa ikawalong taon. 
(Ihambing ang Lev 25:20-22.) Nang pumasok na 
ang Israel sa Lupang Pangako sa ilalim ng pangu- 
nguna ni Josue, anim na taon ang ginugol upang 
masupil ang mga bansa sa Canaan at maitakda ang 
mga lupaing mana. Sabihin pa, noong panahong 
iyon ay kakaunting pananim ang naihasik ng Israel, 
kung nakapaghasik man sila, ngunit may mga pag- 
kain naman mula sa mga pananim ng mga Canaa- 
nita. (Deu 6:10, 11) Ang ikapitong taon ay isang sab- 
bath, kaya naman kinailangan nilang magpakita ng 
pananampalataya at pagkamasunurin sa pamama- 


1038 


gitan ng paghihintay hanggang sa pag-aani ng ika- 
walong taon, at dahil sa pagpapala ni Jehova ay na- 
karaos sila. 

Sa tuwing taon ng pagpapalaya, sa panahon ng 
Kapistahan ng mga Kubol, ang buong bayan ay da- 
pat magtipon, mga lalaki at mga babae, maliliit na 
bata at mga naninirahang dayuhan, upang makinig 
sa pagbabasa ng Kautusan.---Deu 31:10-13. 

Kung natupad nang wasto ng Israel ang Kautusan, 
nakapagtamasa sana ang lupain ng 121 taon ng Sab- 
bath bukod pa sa 17 taon ng Jubileo bago ang pag- 
katapon. Ngunit hindi nila lubusang ipinangilin ang 
mga taon ng Sabbath. Nang ang bayan ay yumaon 
sa pagkatapon sa Babilonya, nanatiling tiwangwang 
ang lupain sa loob ng 70 taon “hanggang sa maba- 
yaran ng lupain ang mga sabbath nito.” (2Cr 36:20, 
21: Lev 26:34, 35, 43) Walang sinasabi sa Kasulatan 
na eksaktong 70 taon ng Sabbath ang hindi ipinangi- 
lin ng mga Judio, ngunit hinayaan ni Jehova na ma- 
punan ng ipinatupad na 70-taóng pagkatiwangwang 
ng lupain ang lahat ng taon ng Sabbath na hindi ipi- 
nangilin. 


SABBATH NA PAGLALAKBAY, ARAW 
NG. Tingnan ang PAGLALAKBAY. 


SABEANO, MGA. 

1. Ang katawagan sa isang pulutong ng mga 
manlulusob na sumalakay sa ari-arian ni Job ng lu- 
pain ng Uz. Kinuha ng mga Sabeanong ito ang mga 
baka at mga asnong babae ni Job at pinatay ang ka- 
niyang mga tagapaglingkod. (Job 1:14, 15) Binanggit 
din ni Job ang “naglalakbay na pangkat ng mga Sa- 
beano,” sa Job 6:19. 

Mahirap kilalanin nang may katiyakan ang mga 
Sabeanong ito, yamang maaaring mga inapo sila ng 
ilang magkakaibang lalaki na nagngangalang Sheba. 
Ang anak ni Abraham na si Joksan ay may anak na 
nagngangalang Sheba (Gen 25:1-3), at may posibi- 
lidad din naman na ang mga manlulusob na Sabea- 
no ay nagmula sa linyang ito. Gayunman, mas kara- 
niwan nang iminumungkahi ng mga iskolar na ang 
mga Sabeano ay nanggaling sa Sheba na nagmula 
kay Ham sa pamamagitan ni Cus (Gen 10:6, 7) o kay 
Sheba na anak ni Joktan sa linya ni Sem.--Gen 
10:21-29. 

2. Matatangkad na tao na iniuugnay ng Isaias 
45:14 sa mga trabahador ng Ehipto at mga manga- 
ngalakal ng Etiopia na kikilala kay Jehova at sa ka- 
niyang bayan. Iniuugnay rin ng Isaias 43:3 ang 
Ehipto at Etiopia ngunit ang ginamit ay “Seba” sa 
halip na “mga Sabeano,” anupat ipinahihiwatig na 
ang mga lalaki ng Seba ay tinawag na mga Sabea- 
no.—Tingnan ang SEBA Blg. 2. 

3. Ang mga inapo ni Sheba (hindi matiyak kung 
sa linya ni Sem o ni Ham) na maliwanag na bumuo 


1039 


ng isang kaharian malapit sa dulo ng Peninsula ng 
Arabia. Malamang na nagmula sa lupaing ito ang 
reyna ng Sheba na dumalaw kay Solomon. (1Ha 
10:1) Madalas tukuyin sa mga sekular na imporma- 
syon ang kahariang ito bilang Sabeano, at maaaring 
gayundin ang Bibliya.---Tingnan ang SHEBA Blg. 6. 

Ang ilang salin ay kababasahan ng “mga Sabea- 
no” sa Ezekiel 23:42 (KJ, Yg, Da), anupat gayon ang 
pagpapakahulugan sa panggilid na impormasyon sa 
Bibliyang Hebreo. Gayunman, ang mismong teksto 
ay kababasahan ng “mga lasenggo,” at kadalasang 
ganiyan ang pagkakasalin sa talatang ito ng maka- 
bagong mga salin.---Ro, NW, AS, RS. 


SABETAI [[Isinilang nang] Sabbath]. Isang Le- 
vita na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon. Ang 
teksto sa Ezra 10:15 ay kababasahan: “Gayunman, si 
Jonatan na anak ni Asahel at si Jahzeias na anak ni 
Tikva ang tumayo laban dito, at si Mesulam at si 
Sabetai na mga Levita ang tumulong sa kanila.” 
Ang talatang ito ay maaaring unawain na tinulu- 
ngan ni Sabetai yaong mga sumalansang sa panu- 
kala ni Ezra na paalisin niyaong mga kumuha ng 
mga asawang banyaga ang mga ito. O maaaring 
nangangahulugan ito na nakisama siya sa pagsa- 
lansang sa pamamaraang iminungkahi ng kongre- 
gasyon para lutasin ang usapin. Ang isa pang posi- 
bleng salin ay magpapahiwatig na tinulungan niya 
yaong mga gumanap bilang kinatawan sa pagharap 
sa situwasyon alang-alang sa bayan. Ang huling 
pangmalas na ito marahil ay masusuportahan kung 
ang Sabetai na binanggit dito ang siya ring taong bi- 
nanggit sa Nehemias 8:5-7, 11:1, 2, 15, 16 na tumu- 
long kay Ezra sa pangmadlang pagbabasa ng Kautu- 
san at nanirahan sa Jerusalem matapos na muling 
maitayo ang pader. 


SABSABAN, KUWADRA. Sa isang sabsa- 
ban inihiga ang sanggol na si Jesus at doon siya na- 
kita ng mga pastol na tumanggap ng patalastas 
mula sa isang anghel tungkol sa kaniyang kapanga- 
nakan. (Luc 2:7, 12, 16) Sa kasong ito, ang salitang 
Griego para sa “sabsaban” ay phat ne, nangangahu- 
lugang “dakong pakainan.” Posible ring ang phat'ne 
ay tumutukoy sa kuwadra na pinaglalagyan ng mga 
hayop. (Ihambing ang Luc 13:15.) Karaniwang ipina- 
palagay na ang terminong Hebreo na 'evus' ay na- 
ngangahulugang “sabsaban” at isinalin ito bilang 
phat'ne sa Griegong Septuagint, gaya ng tatlong iba 
pang salitang Hebreo na isinasalin bilang “mga ku- 
wadra” (2Cr 32:28), “mga kulungan” (Hab 3:17), at 
“kumpay” (Job 6:5). 

Sa Palestina, ang mga arkeologo ay may natagpu- 
ang malalaking labangan na bawat isa'y inukit mula 
sa isang piraso ng batong-apog at may haba na mga 
0.9 m (3 piye), lapad na 0.5 m (1.5 piye), at lalim na 


SADRAC 


0.6 m (2 piye). Ipinapalagay na nagsilbing sabsaban 
ang mga ito. Maaari rin na, gaya nitong kalilipas na 
mga panahon lamang, ang mga sabsaban noon ay 
inuka sa mga batong dingding ng mga yungib na gi- 
namit bilang silungan ng mga hayop. 


SABTA. Isang anak ni Cus at kapatid ni Nim- 
rod, pinagmulan ng isa sa 70 pamilyang nabuhay 
pagkaraan ng Baha. (Gen 10:7, 8, 32, 1Cr 1:9, 10) 
Lumilitaw na ang mga inapo ni Sabta ay namayan 
sa timugang Arabia, marahil sa isa sa mga lugar na 
nang maglaon ay nagtaglay ng pangalang kahawig 
ng sa kaniya. Iminungkahi ang Sabota, ang sinau- 
nang kabisera ng Hadhramaut, at binanggit ni Pto- 
lemy ang isang bayan na tinatawag na Saptha ma- 
lapit sa Gulpo ng Persia, ngunit nanatiling di-tiyak 
ang anumang kaugnayan sa mga lugar na ito. 


SABTECA. [Ikalimang binanggit na anak ni Cus 
at ama ng isa sa 70 pamilyang nabuhay pagkaraan 
ng Baha. (Gen 10:7, 32, 1Cr 1:9) Ang kaniyang mga 
inapo ay malamang na namayan sa timugang Ara- 
bia o marahil ay sa Etiopia, hindi alam kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito. 


SACAR [Kabayaran]. 

1. Hararitang ama ng mandirigma ni David na si 
Ahiam. (1Cr 11:26, 35) Si Sacar ay tinatawag na Sa- 
rar sa 2 Samuel 23:33. 

2. Ang ikaapat na anak ni Obed-edom at isa sa 
mga bantay ng pintuang-daan noong panahon ng 
paghahari ni David.--1Cr 26:1, 4. 


SADRAC.. Ang pangalang Babilonyo ng isang 
Judiong tapon na binigyan ng isang mataas na po- 
sisyon sa pamahalaan ng Babilonya. Sina Sadrac, 
Mesac, at Abednego--ang tatlong kasamahan ni 
Daniel---ay laging magkakasamang binabanggit, at 
si Sadrac ang laging unang nakatala, marahil dahil 
ang kani-kanilang pangalang Hebreo---Hananias, 
Misael, at Azarias---ay laging lumilitaw na nasa al- 
pabetikong pagkakasunud-sunod ayon sa mga ti- 
tik Hebreo. Ibinigay sa kanila ang mga pangalang 
Babilonyo pagkatapos na dalhin sila sa Babilonya. 
Doon ay tumanggap sila ng pagsasanay, yamang 
naobserbahan na sila'y mga kabataang makikinis, 
makikisig at matatalino. Sa pagtatapos ng tatlong- 
taong pag-aaral, sina Sadrac, Mesac, at Abednego 
ay nasumpungang sampung ulit na mas magaling 
kaysa sa matatalinong lalaki ng Babilonya. Tiyak na 
pinagpala sila ni Jehova, at walang alinlangang ang 
isang dahilan ay ang kanilang matatag na pagtang- 
ging dumhan ang kanilang sarili ng masasarap na 
pagkain ng Babilonya. (Dan 1:3-20) Ang sumu- 
nod na iniulat na atas nila ay ang pangangasiwa 
sa nasasakupang distrito ng Babilonya. (Dan 2:49) 


SADUCEO 


Pansamantala nilang naiwala ang pabor ng hari 
nang tumanggi silang yumukod sa malaking ima- 
hen nito, ngunit pagkatapos na ilabas sila ni Jehova 
mula sa maapoy na hurno nang walang pinsala, ibi- 
nalik sila sa kanilang dating posisyon.---Dan 3. 


SADUCEO. Isang prominenteng relihiyosong 
sekta ng Judaismo na konektado sa pagkasaserdote. 
(Gaw 5:17) Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala 
sa pagkabuhay-muli ni sa mga anghel.--Gaw 23:8. 

Hindi alam kung kailan lumitaw ang mga Saduceo 
bilang isang sekta. Sa kasaysayan, una silang bi- 
nanggit sa mga akda ni Josephus, na nagpapakitang 
sila'y kalaban ng mga Pariseo noong huling kalaha- 
tian ng ikalawang siglo B.C.E. (Jewish Antiquities, 
XII, 293 [x, 6]) Nagbigay rin si Josephus ng impor- 
masyon tungkol sa kanilang mga turo. Gayunman, 
pinag-aalinlanganan kung totoo ang lahat ng kani- 
yang iniulat. Sinabi ni Josephus na, di-tulad ng mga 
Pariseo, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa 
tadhana. Naniniwala sila na ang indibiduwal, batay 
sa sarili niyang mga pagkilos, ang tanging may pa- 
nanagutan sa anumang sumasapit sa kaniya. (Jew- 
ish Antiquities, XIII, 172, 173 [v, 9]) Hindi nila ti- 
natanggap ang maraming bibigang tradisyon na 
sinusunod ng mga Pariseo, pati na ang paniniwala 
ng mga ito sa imortalidad ng kaluluwa at sa pag- 
paparusa o pagbibigay ng gantimpala pagkatapos 
ng kamatayan. Waring magaspang makitungo ang 
mga Saduceo sa isa't isa. Sinasabing mahilig silang 
makipagtalo. Ayon kay Josephus, ang kanilang mga 
turo ay nakaakit sa mayayaman.--Jewish Antiqui- 
ties, XIII, 298 (x, 6): XVII, 16, 17 (i, 4): The Jewish 
War, IT, 162-166 (viii, 14). 

Gaya ng ipinakita ni Juan na Tagapagbautismo, 
ang mga Saduceo ay kailangang magluwal ng mga 
bunga na angkop sa pagsisisi. Ito'y dahil nabigo si- 
lang tuparin ang kautusan ng Diyos, gaya ng mga 
Pariseo. (Mat 3:7, 8) Inihalintulad ni Kristo Jesus sa 
lebadura ang kanilang nakasasamang turo.---Mat 
16:6, 11, 12. 

Ganito ang sabi ng Gawa 23:8 hinggil sa kanilang 
mga relihiyosong paniniwala: “Sinasabi ng mga Sa- 
duceo na walang pagkabuhay-muli ni anghel man ni 
espiritu, ngunit hayagang sinasabi ng mga Pariseo 
ang lahat ng mga iyon.” Tinangka ng isang grupo ng 
mga Saduceo na lituhin si Kristo Jesus sa pama- 
magitan ng isang tanong hinggil sa pagkabuhay- 
muli at pag-aasawa bilang bayaw. Ngunit napa- 
tahimik niya sila. Sa pamamagitan ng pagsipi sa 
mga isinulat ni Moises, na diumano'y tinatanggap 
nila, pinabulaanan ni Jesus ang kanilang argumento 
na walang pagkabuhay-muli. (Mat 22:23-34, Mar 
12:18-27: Luc 20:27-40) Nang nasa harap ng Sane- 
drin ang apostol na si Pablo, lumikha siya ng pagka- 
kabaha-bahagi sa pinakamataas na hukumang ito 


1040 


ng mga Judio nang pag-awayin niya ang mga Pari- 
seo at mga Saduceo. Nangyari iyon dahil sa reli- 
hiyosong mga pagkakaiba sa pagitan nila.--Gaw 
23:6-10. 

Bagaman nababahagi ng relihiyon, nakipagsabu- 
watan ang mga Saduceo sa mga Pariseo upang tuk- 
suhin si Jesus sa pamamagitan ng paghiling sa ka- 
niya ng isang tanda (Mat 16:1), at nagkaisa ang 
dalawang grupo sa pagsalansang sa kaniya. Ipinaki- 
kita ng katibayan sa Bibliya na mga Saduceo ang na- 
nguna sa pagsisikap na ipapatay si Jesus. Ang mga 
Saduceo ay mga miyembro ng Sanedrin, ang huku- 
mang nagpakana laban kay Jesus at nang maglaon 
ay humatol sa kaniya ng kamatayan. Kabilang sa 
hukumang iyon si Caifas, isang Saduceo at ma- 
taas na saserdote, at maliwanag na pati ang iba 
pang mga prominenteng saserdote. (Mat 26:59-66, 
Ju 11:47-53, Gaw 5:17, 21) Samakatuwid, kapag bi- 
nanggit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan na ang 
isang pagkilos ay ginawa ng mga punong saserdote, 
maliwanag na mga Saduceo ang kasangkot. (Mat 21: 
45, 46: 26:3, 4, 62-64: 28:11, 12: Ju 7:32) Lumilitaw 
na mga Saduceo ang nanguna sa pagsisikap na pa- 
hintuin ang paglaganap ng Kristiyanismo matapos 
mamatay at buhaying-muli si Jesus.--Gaw 4:1-23, 
5:17-42: 9:14. 


SAFIRO. Isang mahalagang bato na malinaw 
o napaglalagusan ng liwanag, isang uri ng corun- 
dum. Bagaman ang mga safiro ay may sari-saring 
kulay, yaong mga kulay matingkad na asul ang pi- 
nakamimithi. Lumilitaw na ang mga safiro na tinu- 
tukoy sa Bibliya ay asul. 

Safiro ang isa sa mga bato na nasa “pektoral ng 
paghatol” ng mataas na saserdote.--Exo 28:15-18, 
39:11. 

Inilarawan ni Job, na nabuhay noong mga ika- 
17 siglo B.C.E., ang mga pagsisikap ng mga tao na 
humukay sa kailaliman ng lupa upang makamina ng 
ginto at mahahalagang hiyas, at binanggit niya na 
kabilang ang safiro sa mga pambihirang bato na na- 
huhukay sa ganitong paraan. Ngunit, ang sabi ni 
Job, bagaman mahalaga ang safiro at mahirap itong 
makuha, ang karunungan ay malayong nakahihigit 
at hindi mababayaran ng gayong mga bato.---Job 
28:4-6, 12, 16. 

Makasagisag na Paggamit. Ang makinang 
na kagandahan, gayundin ang nakalulugod, nakaa- 
akit, at nakabibighaning epekto ng pagtingin sa ma- 
hahalagang hiyas, ay ginamit sa makasagisag na 
paraan may kaugnayan sa mga pangitain ng kalu- 
walhatian ng Diyos. Matapos maitatag ang tipang 
Kautusan, sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at 
70 sa matatandang lalaki ng Israel ay tumanggap 
ng isang pangitain tungkol kay Jehova, at sa ilalim 
ng kaniyang mga paa ay “may animo'y tulad ng la- 


1041 


tag na yari sa mga batong safiro at tulad ng mis- 
mong langit sa kadalisayan.” (Exo 24:8-11) Sa mga 
pangitain ng kaluwalhatian ni Jehova, makalawang 
ulit na nakita ni Ezekiel ang “wangis ng isang trono” 
na “gaya ng batong safiro.”---Eze 1:1, 26-28, 10:1-4. 

Nang si Jehova, bilang asawang Nagmamay-ari sa 
Sion, ay magsalita tungkol sa pagsasauli at pagpapa- 
ganda rito, sinabi niya: “Ang iyong pundasyon ay 
ilalatag ko na may mga safiro.” (Isa 54:5, 11) Sa ka- 
tulad na paraan, isiniwalat ng pangitain ng apostol 
na si Juan tungkol sa makalangit na Bagong Jerusa- 
lem na ang safiro ay bahagi ng mga pundasyon nito. 
--Apo 21:2, 19. 


SAFRON [sa Heb., karkom]. Ang salitang He- 
breo nito, na lumilitaw lamang sa Awit ni Solomon 
(4:14), ay kadalasang iniuugnay sa crocus na pinag- 
mumulan ng safron (Crocus sativus), isang hala- 
mang may bulbo na namumulaklak kapag taglagas 
anupat tulad-damo ang mga dahon at purpura ang 
mga bulaklak at kahawig na kahawig ng common 
spring crocus. Upang makagawa ng 28 g (1 onsa) la- 
mang ng safron, isang substansiya na matingkad na 
kulay-kahel at binubuo ng pinatuyong mga style at 
estigma ng mga bulaklak, mga 4,000 bulaklak ang 
kailangan. Kapag bumuka na ang mga bulaklak, 
o di-katagalan pagkatapos nito, ang estigma at ang 
itaas na bahagi ng style ay kinukuha at pinatutuyo. 
Ang safron ay ginagamit na pangkulay at pampala- 
sa sa mga pagkain at mas ginamit nang malawakan 
noon kaysa sa ngayon sa pagtitina ng dilaw na ku- 
lay sa mga tela. Ginamit din ito bilang gamot at bi- 
lang pabango. 

Malamang na ang terminong Hebreo na chavats- 
tseleth, na isinalin sa iba't ibang paraan bilang “cro- 
cus,” “liryo,” “rosas,” at “safron” (ihambing ang AT, 
KJ, Le, NW, Yg), ay tumutukoy sa isang halamang 
may bulbo. (Sol 2:1, tlb sa Rbi8, Isa 35:1, tlb sa Rbi8) 
Ayon kay Gesenius na isang leksikograpo sa wikang 
Hebreo, malamang na ang chavats-tseleth ay may 
salitang-ugat na nangangahulugang “bulbo,” at iti- 
nuring niya na ang “meadow saffron” ang mas ek- 
saktong katumbas ng salita sa orihinal na wika. 
(A Hebrew and English Lexicon of the Old Testa- 
ment, isinalin ni E. Robinson, 1836, p. 317) Iniuug- 
nay ng isang Hebreo at Aramaikong leksikon nina 
Koehler at Baumgartner ang salitang chavats-tse Teth 
sa isang terminong Akkadiano na nangangahulu- 
gang “tangkay” at binibigyang-katuturan ito bilang 
“asphodel,” isang halaman na mula sa pamilya ng 
mga liryo.--Hebraisches und Aramdisches Lexikon 
zum Alten Testament, Leiden, 1967, p. 275. 


SAGEE. Isang Hararita na ang anak na si Jona- 
tan ay isa sa makapangyarihang mga lalaki ni Da- 
vid. (1Cr 11:26, 34) Ang katulad na ulat sa 2 Samu- 


SAGRADONG KAPAHAYAGAN 


el 23:32, 33 ay kababasahan ng “si Jonatan, si 
Shamah na Hararita.” Karaniwan nang sinasang- 
ayunan na ang mga salitang “anak ni” sa paanuman 
ay nawala, na, kung idaragdag, ang teksto ay kaba- 
basahan ng “si Jonatan [na anak ni] Shamah na Ha- 
rarita,” anupat ang Shamah ay lumilitaw na isang 
kahaliling pangalan para sa Sagee. 


SAGRADONG HALIGI. Ang terminong He- 
breo na isinasaling “sagradong haligi” ay panguna- 
hin nang tumutukoy sa isang bagay na itinayo o ipi- 
nuwesto. Maliwanag na ito'y anyong ari ng lalaki na 
sagisag ni Baal o, kung minsan, ng ibang huwad na 
mga diyos. (Exo 23:24, 2Ha 3:2; 10:27) Sa iba't ibang 
lugar sa Gitnang Silangan, may natuklasang naka- 
tayong mga batong haligi na hindi malinaw kung 
bakit itinayo. Ipinahihiwatig ng pagkatuklas sa mga 
ito kasama ng sinaunang mga kasangkapan na may 
kaugnayan sa relihiyon na ang mga ito'y mga sa- 
gradong haligi. Ang ilan sa mga ito ay di-tabas at 
may taas na 1.8 m (6 na piye) o mahigit pa. 

Bago pumasok sa Lupang Pangako ang mga Isra- 
elita, inutusan silang huwag magtindig ng anumang 
sagradong haligi at tinagubilinan silang wasakin 
o gibain ang mga sagradong haligi ng mga Canaa- 
nita. (Exo 34:13, Lev 26:1; Deu 12:3: 16:22) Ipinaki- 
kita nito na ang mga sagradong haliging iyon ay 
malamang na gawa sa bato. Subalit, sa 2 Hari 10:26, 
may binabanggit na mga sagradong haligi na sinu- 
nog, anupat nagpapahiwatig na gawa sa kahoy ang 
ibang mga sagradong haligi. Gayunman, sa pang- 
yayaring iyon, maaaring ang tinutukoy ay ang sa- 
gradong poste, o Asera.--Tingnan ang SAGRADONG 
POSTE. 

Ipinagwalang-bahala ng Israel ang malilinaw na 
babala ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni 
Moises. Napuno ng mga sagradong haligi ang teri- 
toryo ng kaharian ng Juda at ng sampung-tribong 
kaharian. (1Ha 14:22, 23, 2Ha 17:10) Gayunman, 
ang mga sagradong haligi ay giniba ng tapat na 
mga Judeanong hari, gaya nina Asa, Hezekias, at 
Josias (2Ha 18:4, 23:14: 2Cr 14:3), at nang pawiin ni 
Jehu ang pagsamba kay Baal mula sa sampung- 
tribong kaharian, ang sagradong haligi ni Baal ay 
ibinagsak.---2Ha 10:27, 28. 


SAGRADONG KAPAHAYAGAN. Ang pa- 
nanalitang ito ay apat na ulit lamang lumitaw sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ito ang salin ng 
salitang Griego na lo'gi-on (nangangahulugang “ma- 
liit na salita”), isang pangmaliit na anyo ng logos 
(salita). Noong una, ang lo'gion ay nangangahulu- 
gang isang maikling sagradong pananalita, ngunit 
nang maglaon ay tumukoy na rin ito sa anumang 
mensahe o orakulo mula sa Diyos. Isinalin ng ilang 
bersiyong Ingles ang logi:on bilang ‘orakulo.’ (AS, 


SAGRADONG LIHIM 


KJ, RS) “Mga pananalita ng Diyos" ang saling gina- 
mit ni Wuest sa Gawa 7:38 at Roma 3:2. 

“Buhay na mga sagradong kapahayagan" ang ta- 
wag ni Esteban sa Kautusang ibinigay kay Moises sa 
Bundok Sinai. (Gaw 7:38) Tinukoy ng apostol na si 
Pablo ang buong Hebreong Kasulatan at maliwanag 
na pati ang lahat ng kinasihang Kristiyanong Kasu- 
latan na naisulat nang panahong iyon nang sabihin 
niya: “Ano, kung gayon, ang kahigitan ng Judio, 
o ano ang kapakinabangan ng pagtutuli? Malaki nga 
sa lahat ng paraan. Una sa lahat, sapagkat ipinagka- 
tiwala sa kanila ang mga sagradong kapahayagan 
ng Diyos.” (Ro 3:1, 2) Samakatuwid, sa mga Judio 
ipinagkatiwala ang pagsulat sa kalipunan ng kinasi- 
hang Kasulatan, anupat sumulat sila “habang gina- 
gabayan sila ng banal na espiritu.”---2Pe 1:20, 21. 

Sa kaniyang liham sa mga Hebreo, binanggit ng 
apostol na si Pablo na kalakip sa “sagradong mga ka- 
pahayagan” ang mga turong inihatid sa sangkatau- 
han ng Panginoong Jesu-Kristo, ng kaniyang mga 
apostol, at ng iba pang kinasihang mga Kristiyanong 
manunulat. (Heb 5:12; ihambing ang Heb 6:1, 2.) Sa 
1 Pedro 4:11, ipinahiwatig din ni Pedro na malawak 
ang pagkakapit nito nang sabihin niya sa mga taga- 
sunod ni Kristo: “Kung ang sinuman ay nagsasalita, 
salitain niya iyon na gaya ng mga sagradong kapa- 
hayagan ng Diyos.” Ipinakita rin niya na ang mga 
isinulat ng apostol na si Pablo ay may awtoridad na 
kapantay niyaong sa “iba pang bahagi ng Kasula- 
tan.”--2Pe 3:15, 16. 

Malimit gamitin sa Griegong Septuagint ang sali- 
tang lo gi-on, gaya sa salin ng Awit 12:6 (11:6, LXX): 
“Ang mga pananalita ni Jehova ay mga pananali- 
tang dalisay.” Ganito naman ang mababasa sa sa- 
ling Ingles ni Bagster sa Septuagint: “Ang mga ora- 
kulo ng Panginoon ay mga orakulong dalisay.” 


SAGRADONG LIHIM. Isang bagay na nag- 
mula sa Diyos, inilihim hanggang sa kaniyang tak- 
dang panahon, at isiniwalat tanging sa mga pinili 
niyang makaalam nito. 

Ang salitang Griego na my-steri-on, na isinalin 
bilang “sagradong lihim,” ay pangunahing tumu- 
tukoy sa isang bagay na nalalaman lamang ng 
mga sumailalim sa inisyasyon. Sa sinaunang mahi- 
wagang mga relihiyon na laganap noong panahon 
ng sinaunang kongregasyong Kristiyano, ang mga 
nagnanais sumali sa mahiwagang mga selebrasyon 
ay kailangang sumailalim sa inisyasyon. Ang mga 
hindi sumailalim dito ay hindi pinahihintulutang 
makibahagi sa diumano'y sagradong mga gawain, 
ni malaman ang tungkol sa mga iyon. Ang mga ba- 
gong kasapi ay nananatang hindi nila isisiwalat ang 
mga lihim. Gayunman, ginamit din ang salitang ito 
sa sekular at karaniwang diwa, gaya halimbawa ng 
isang pribadong lihim, isang lihim ng magkaibigan, 


1042 


at mga lihim ng pamilya. Ginamit ng apostol na si 
Pablo ang balintiyak na anyo ng mye0 sa gayong 
diwa nang sabihin niya: “Natutuhan ko ang lihim [sa 
literal, ipinaalam sa akin ang mga lihim] kapuwa 
kung paano mabusog at kung paano magutom, ka- 
puwa kung paano magkaroon ng kasaganaan at 
kung paano magtiis ng kakapusan.”---Fil 4:12. 
Naiiba sa Mahiwagang mga Relihiyon. Tung- 
kol sa Griegong myste'ri-on, ganito ang paliwanag 
ng Vine's Expository Dictionary of Old and New Tes- 
tament Words: “Sa [Bagong Tipan], tumutukoy ito, 
hindi sa bagay na mahiwaga . . . , kundi sa bagay na 
hindi kayang arukin ng likas na pang-unawa at sa 
gayo'y maipaaalam tanging sa pamamagitan ng 
pagsisiwalat ng Diyos, at ipinaaalam sa paraan at sa 
panahong itinakda ng Diyos, at doon lamang sa mga 
naliliwanagan ng Kaniyang Espiritu. Sa pangkarani- 
wang diwa, ang hiwaga ay nagpapahiwatig ng iki- 
nubling kaalaman, sa Kasulatan, nangangahulugan 
ito ng isiniwalat na katotohanan. Kaya ang mga 
termino na pantanging iniuugnay sa paksang ito 
ay ipinaalam, “inihayag, “isiniwalat, ipinangaral,” 
‘maunawaan,’ pamamahagi." "---1981, Tomo 3, p. 97. 
Samakatuwid, ang mga sagradong lihim ng Diyos 
at ang iba pang “mga hiwaga" sa Bibliya, gaya niya- 
ong sa Babilonyang Dakila, ay hindi iingatang lihim 
magpakailanman, kundi isisiwalat ng Diyos na Je- 
hova sa kaniyang takdang panahon doon sa mga 
umaasa sa kaniya at pinili niyang makaalam sa mga 
iyon. Tinalakay ng apostol na si Pablo ang bagay 
na ito sa 1 Corinto 2:6-16. Doon ay tinukoy niya 
ang “sagradong lihim” ng Diyos bilang “nakatagong 
karunungan,” na isinisiwalat sa mga Kristiyanong 
lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang es- 
piritu. Isa itong bagay na hindi maaarok ng espiritu 
ng sanlibutan o ng karunungan ng mga taong pisi- 
kal ngunit sinasalita at nauunawaan niyaong mga 
nagsisikap na “pagsamahin ang espirituwal na mga 
bagay at ang espirituwal na mga salita. Noon pa 
ma'y itinawag-pansin na ni Jesu-Kristo sa kaniyang 
mga alagad: “Sa inyo ay ibinigay ang sagradong li- 
him [sa Gr., mysteri'on] ng kaharian ng Diyos, 
ngunit sa mga nasa labas ang lahat ng mga bagay 
ay nangyayari sa mga ilustrasyon, upang, bagaman 
tumitingin, sila ay makatingin gayunma'y hindi 
makakita, at, bagaman nakaririnig, sila ay makari- 
nig gayunma'y hindi makuha ang diwa nito, ni ma- 
numbalik pa man at mabigyan sila ng kapatawa- 
ran.”--Mar 4:11, 12, Mat 13:11-13, Luc 8:10. 
Magkaibang-magkaiba ang sagradong lihim ng 
Diyos at ang mga lihim ng mahiwagang mga relihi- 
yon. Una ay sa nilalaman: Ang lihim ng Diyos 
ay mabuting balita at hindi kasinungalingan o ga- 
wang-taong panlilinlang. (Ju 8:31, 32, 44: Col 1:5, 
1Ju 2:27) Ikalawa, ang mga piniling makaunawa sa 
sagradong lihim ng Diyos ay hindi obligadong ilihim 


1043 


ito, sa halip ay dapat nila itong ipahayag sa pinaka- 
malawak na antas. Gaya ng nabanggit na, ipinakiki- 
ta ito ng Bibliya sa pamamagitan ng paggamit sa 
mga terminong “ipinangaral,” “ipinaalam,” at “iniha- 
yag,” gayundin ng “ipinahahayag” at ‘nagsasalita,’ 
may kaugnayan sa “sagradong lihim ng mabuting 
balita.” Ang mabuting balitang ito, pati na ang pag- 
kaunawa sa sagradong lihim, ay puspusang iniha- 
hayag ng mga tunay na Kristiyano sa “lahat ng ni- 
lalang na nasa silong ng langit.” (1Co 2:1: Efe 6:19; 
Col 1:23, 4:3, 4) Ang Diyos ang nagpapasiya kung 
sinu-sino ang hindi karapat-dapat at ipinagkakait 
niya sa mga iyon ang gayong pagkaunawa. Hindi 
nagtatangi ang Diyos sa paggawa nito, sapagkat da- 
hil sa “pagkamanhid ng kanilang mga puso” kung 
bakit hindi niya binubuksan sa kanila ang pagkau- 
nawa sa kaniyang sagradong lihim.---Efe 4:17, 18. 

Nakasentro kay Kristo. Yamang “ang pagpa- 
patotoo tungkol kay Jesus ang kumakasi sa panghu- 
hula,” tiyak na nakasentro kay Kristo ang “sagra- 
dong lihim ng Diyos.” (Apo 19:10, Col 2:2) Ang lahat 
ng “mga sagradong lihim” ng Diyos ay nauugnay sa 
kaniyang Mesiyanikong Kaharian. (Mat 13:11) Su- 
mulat ang apostol na si Pablo sa mga kapuwa Kristi- 
yano: “Maingat na nakakubli sa kaniya ang lahat ng 
mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman,” 
at “sa kaniya tumatahan sa katawan ang buong 
kalubusan ng tulad-Diyos na katangian.”--Col 2: 
2, 3,9. 

Sinabi ni Pablo na siya'y pinagkatiwalaan ng “mga 
sagradong lihim ng Diyos.” (1Co 4:1) Binanggit niya 
ang taglay niyang pagkaunawa “sa sagradong lihim 
ng Kristo.” (Efe 3:1-4) Ipinaliwanag niya na ang sa- 
gradong lihim na ito ay ang nakatagong karunu- 
ngan na patiunang itinalaga ng Diyos bago pa ang 
mga sistema ng mga bagay. (1Co 2:7) Sinimulang 
ipahayag ang hiwaga, o “sagradong lihim ng Diyos,” 
sa hula ni Jehova mismo sa Genesis 3: 15. Sa loob ng 
maraming siglo, hinintay ng mga taong may pana- 
nampalataya ang ipinangakong “binhi” na maglilig- 
tas sa sangkatauhan mula sa kasalanan at kama- 
tayan, ngunit hindi nauunawaan noon kung sino 
talaga ang magiging “binhi” at kung paano darating 
at magdadala ng kaligtasan ang ‘binhing’ ito. Na- 
ging malinaw lamang iyon nang si Kristo ay duma- 
ting at “magpasikat ng liwanag sa buhay at kawa- 
lang-kasiraan sa pamamagitan ng mabuting balita.” 
(2Ti 1:10) Sa gayo'y nagsimulang maunawaan ang 
kaalaman tungkol sa hiwaga ng 'binhi ng babae.” 

Ang Mesiyanikong Kaharian. Sa mga isinu- 
lat ni Pablo, nagbigay siya ng maraming detalye 
tungkol sa pagsisiwalat ng sagradong lihim ng Kris- 
to. Sa Efeso 1:9-11, binanggit niya na ipinaalam ng 
Diyos “ang sagradong lihim” ng Kaniyang kalooban, 
at pagkatapos ay sinabi niya: “Ito ay ayon sa kani- 


SAGRADONG LIHIM 


yang ikinalulugod na nilayon niya sa kaniyang sa- 
rili ukol sa isang pangangasiwa sa hustong hangga- 
nan ng mga takdang panahon, samakatuwid nga, 
upang muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay 
Kristo, ang mga bagay na nasa langit at ang mga 
bagay na nasa lupa. Oo, sa kaniya, na kaisa niya ay 
itinakda rin tayo bilang mga tagapagmana, yamang 
patiuna tayong itinalaga ayon sa layunin niya na 
nagpapakilos ng lahat ng mga bagay ayon sa ipina- 
pasiya ng kaniyang kalooban.” Ang “sagradong li- 
him” na ito ay may kaugnayan sa isang pamahala- 
an, ang Mesiyanikong Kaharian ng Diyos. “Ang mga 
bagay na nasa langit,” na binanggit ni Pablo, ay tu- 
mutukoy sa magiging mga tagapagmana ng maka- 
langit na Kahariang iyon kasama ni Kristo. “Ang 
mga bagay na nasa lupa” naman ay ang makalu- 
pang mga sakop niyaon. Ipinakita ni Jesus na ang 
sagradong lihim ay nauugnay sa Kaharian nang sa- 
bihin niya sa kaniyang mga alagad: “Sa inyo ay ibi- 
nigay ang sagradong lihim ng kaharian ng Diyos.” 
--Mar 4:11. 

Kalakip ang Kongregasyon. Maraming as- 
pekto ang kaalaman sa sagradong lihim. Nagbigay 
ng karagdagang detalye ang apostol nang ipaliwa- 
nag niya na kalakip sa sagradong lihim ang kongre- 
gasyon, kung saan si Kristo ang Ulo. (Efe 5:32; Col 
1:18: Apo 1:20) Sila ang mga kasamang tagapagma- 
na ni Kristo, mga kabahagi niya sa Kaharian. (Luc 
22:29, 30) Kukunin sila kapuwa mula sa mga Judio 
at mga Gentil. (Ro 11:25, Efe 3:3-6, Col 1:26, 27) Na- 
ipabatid lamang ang aspektong ito ng “sagradong li- 
him” noong 36 C.E., nang utusan si Pedro na dala- 
win ang Gentil na si Cornelio at makita niyang 
tumanggap ng mga kaloob ng banal na espiritu ang 
sambahayang Gentil na iyon. (Gaw 10:34, 44-48) 
Ganito ang sinabi ni Pablo nang sumulat siya sa 
mga Kristiyanong Gentil: “Kayo nang mismong pa- 
nahong iyon ay walang Kristo, .. . mga taga-ibang 
bayan sa mga tipan ng pangako, at kayo ay walang 
pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ngunit nga- 
yon sa pagiging kaisa ni Kristo Jesus kayo na dating 
malayo ay naging malapit sa pamamagitan ng dugo 
ng Kristo.” (Efe 2:11-13) Sa pamamagitan ng mga 
pakikitungo ng Diyos sa kongregasyon, malalaman 
ng “mga pamahalaan at . .. mga awtoridad sa ma- 
kalangit na mga dako ang malawak na pagkakasari- 
sari ng karunungan ng Diyos.”---Efe 3:10. 

Sa Apocalipsis kay Juan, ipinakita sa pangitain na 
ang kongregasyong ito'y binubuo ng 144,000 na “bi- 
nili mula sa sangkatauhan bilang mga unang bunga 
sa Diyos at sa Kordero.” Nakatayo silang kasama ng 
Korderong si Jesu-Kristo sa Bundok Sion, na kinaro- 
roonan ng “lunsod ng Diyos na buhay, makalangit 
na Jerusalem.” Noon, ang “trono ni Jehova,” kung 
saan umupo ang mga hari sa linya ni David, ay nasa 


SAGRADONG PAGLILINGKOD 


sinaunang makalupang Jerusalem. Naroon din ang 
templo ni Jehova. Iniluklok naman si Jesu-Kristo sa 
makalangit na Jerusalem, at makikibahagi sa kani- 
yang pamamahala sa Kaharian ang kaniyang ma- 
tapat at pinahiran-ng-espiritung mga tagasunod. 
(Apo 14:1, 4: Heb 12:22, 1Cr 29:23, 1Pe 2:4-6) Ang 
pagkabuhay-muli ng mga ito tungo sa imortalidad 
at kawalang-kasiraan sa panahon ng pagkanaririto 
ni Kristo ay isa sa mga aspekto ng mga pakikitungo 
ng Diyos sa kongregasyon, anupat “isang sagradong 
lihim” din.—1Co 15:51-54. 

Ang Sagradong Lihim ng Makadiyos na De- 
bosyon. Sumulat si Pablo kay Timoteo: “Isinusu- 
lat ko sa iyo ang mga bagay na ito, . . . upang 
malaman mo kung paano ka dapat gumawi sa 
sambahayan ng Diyos, na siyang kongregasyon ng 
Diyos na buhay, isang haligi at suhay ng katotoha- 
nan. Tunay nga, ang sagradong lihim ng makadiyos 
na debosyong ito ay kinikilalang dakila: “Siya [si 
Jesu-Kristo] ay nahayag sa laman, ipinahayag na 
matuwid sa espiritu, nagpakita sa mga anghel, ipi- 
nangaral sa gitna ng mga bansa, pinaniwalaan sa 
sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.” 
--ITi 3:14-16. 

Taglay ng “kongregasyon ng Diyos na buhay" ang 
katotohanan, at nalalaman nito ang hiwaga, o “ang 
sagradong lihim,” ng tunay na makadiyos na debo- 
syon. Taglay rin ng kongregasyon hindi lamang ang 
anyo kundi pati ang kapangyarihan ng gayong ma- 
kadiyos na debosyon. (Ihambing ang pagkakaiba sa 
2Ti 3:5.) Kaya naman maaari itong maging “haligi 
at suhay ng katotohanan” sa gitna ng sanlibutang 
puno ng kamalian at huwad na relihiyon, “mga hi- 
waga’ na sagrado kay Satanas at sa mga binulag 
niya. (2Co 4:4) Inihula at inilarawan sa kinasihang 
Hebreong Kasulatan ang makadiyos na debosyon ni 
Jesu-Kristo. Sa loob ng maraming siglo mula nang 
hamunin ang soberanya ng Diyos at kuwestiyunin 
din ang katapatan ng tao, naging isang hiwaga, 
o “sagradong lihim,” kung mayroon bang makapag- 
iingat ng ganap, di-nagbabago, at walang-dungis na 
makadiyos na debosyon sa kabila ng panggigipit ng 
Diyablo. Sino, kung mayroon man, ang makatatagal 
sa ilalim ng pagsubok at makapananatiling lubu- 
sang malinis, walang kasalanan, at walang kapinta- 
san sa kaniyang bukod-tanging debosyon kay Jeho- 
va? Kaugnay rin nito ang tanong na, Sino ang 
magiging “binhi ng babae’ na susugat sa ulo ng Ser- 
piyente? Lubusan itong naisiwalat nang si Kristo ay 
‘mahayag sa laman, ipahayag na matuwid sa espi- 
ritu, magpakita sa mga anghel, ipangaral sa gitna 
ng mga bansa, paniwalaan sa sanlibutan, tanggapin 
sa itaas sa kaluwalhatian.” (1Ti 3:16, 6:16) Walang 
alinlangan na isa itong dakilang bagay. Ang napa- 
kahalagang tanong tungkol sa makadiyos na debo- 
syon ay nakasentro sa iisang persona, si Jesu-Kristo. 


1044 


Napakadakila nga ng landasin ng makadiyos na de- 
bosyong tinahak ni Kristo! Kaylaking pakinabang 
ang dulot nito sa sangkatauhan at dinadakila nito 
ang pangalan ni Jehova!--Tingnan ang MAKADIYOS 
NA DEBOSYON. 

Sumapit sa Katapusan. Sinabihan ang apostol 
na si Juan sa kaniyang pangitain: “Sa mga araw ng 
pagpapatunog ng ikapitong anghel, kapag malapit 
na niyang hipan ang kaniyang trumpeta, ang sagra- 
dong lihim ng Diyos ayon sa mabuting balita na ipi- 
nahayag niya sa kaniyang sariling mga alipin na 
mga propeta ay tunay ngang sumapit na sa katapu- 
san.” (Apo 10:7) Ang pagtatapos na ito ng sagra- 
dong lihim ay may malapit na kaugnayan sa pag- 
hihip ng ikapitong anghel sa kaniyang trumpeta, 
anupat nang hipan niya ito ay ganito ang ipinatalas- 
tas sa langit: “Ang kaharian ng sanlibutan ay na- 
ging kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang 
Kristo, at mamamahala siya bilang hari magpakai- 
lan-kailanman.” (Apo 11:15) Kaya naman, nagtata- 
pos ang sagradong lihim ng Diyos sa panahong 
pasimulan ni Jehova ang kaniyang Kaharian sa pa- 
mamagitan ng kaniyang Mesiyas, o Kristo. Mara- 
ming ipinakipag-usap si Jesu-Kristo sa kaniyang 
mga alagad, ang “mga alipin” ng Diyos, tungkol sa 
Kaharian ng Diyos at sinabi niya na ang “mabu- 
ting balita ng kaharian” ay patuloy na ipangangaral 
hanggang sa wakas (sa Gr., te'los) ng “sistema ng 
mga bagay.” Samakatuwid, kapag 'sumapit sa kata- 
pusan ang sagradong lihim ng Diyos, magiging 
bahagi ng “mabuting balita” na ipangangaral ang 
mensaheng ipinatalastas ng mga tinig sa langit: 
“Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng 
ating Panginoon at ng kaniyang Kristo.”--Mat 24: 
3, 14. 

Hinggil sa “hiwaga ng katampalasanan’ (2Te 2:7), 
tingnan ang TAONG TAMPALASAN. Hinggil sa “Hiwaga: 
“Babilonyang Dakila”” (Apo 17:5), tingnan ang BABI- 
LONYANG DAKILA. 


SAGRADONG PAGLILINGKOD. Minister- 
yo, o gawain, na sagrado, anupat tuwirang nauug- 
nay sa pagsamba ng isa sa Diyos. 

Ang terminong Hebreo na @-vadh'ay pangunahin 
nang nangangahulugang “maglingkod” (Gen 14:4: 
15:13, 29:15) o “magtrabaho” (Exo 34:21) at isinasa- 
lin ding “magsaka.” (Gen 4:12, Deu 28:39) Kapag gi- 
namit naman may kinalaman sa paglilingkod na ini- 
uukol kay Jehova o sa huwad na mga bathala, ang 
@vadh' ay nagpapahiwatig ng pagsamba, o sagra- 
dong paglilingkod. (Exo 10:26, Deu 11:16) Sa katulad 
na paraan, ang pandiwang Griego na la-treu'o ay tu- 
mutukoy sa paglilingkod. Ginagamit ito may kinala- 
man sa paglilingkod sa Diyos (Mat 4:10, Luc 1:74, 
2:37: 4:8; Gaw 7:7: Ro 1:9; Fil 3:3, 2Ti 1:3, Heb 9:14: 
12:28: Apo 7:15; 22:3), gaya ng isinasagawa noon sa 


1045 


santuwaryo o templo (Heb 8:5; 9:9: 10:2, 13:10), at 
gayundin may kaugnayan sa huwad na pagsamba, 
sa pag-uukol ng paglilingkod sa mga nilalang. (Gaw 
7:42: Ro 1:25) Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, 
ang pangngalang la-trei'a ay lumilitaw lamang may 
kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. (Ju 16:2; Ro 9:4: 
12:1: Heb 9:1, 6) Naiiba ito sa Griegong di-a-ko-ni'a, 
na nangangahulugan ding “ministeryo, pagliling- 
kod,” ngunit ginagamit may kaugnayan sa mga ba- 
gay na pangkaraniwan at ordinaryo--mga bagay 
na hindi sagrado. 

Ang Diyos na Jehova lamang ang nararapat pag- 
ukulan ng pagsamba, o sagradong paglilingkod. 
(Mat 4:10, Luc 4:8) Dahil sa pantanging pakikipagti- 
pan ng mga Judio sa Diyos na Jehova, dapat sana'y 
sila ang nagkapribilehiyong mag-ukol ng sagradong 
paglilingkod bilang inianak-sa-espiritung mga anak 
ng Diyos at mga miyembro ng “isang maharlikang 
pagkasaserdote.” Ngunit naiwala ito ng karamihan 
sa kanila dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo 
Jesus. (Ro 9:3-5, 30-33, 1Pe 2:4-10) Tulad ng Pari- 
seong si Saul bago siya naging isang Kristiyano, ina- 
kala ng marami na nag-uukol sila ng sagradong 
paglilingkod sa Diyos noong pinag-uusig nila ang 
mga tagasunod ni Kristo.--Ju 16:2, Gaw 26:9-11, 
Gal 1:13, 14. 


SAGRADONG POSTE. Ang salitang Hebreo 
na 'asherrah' (pm., 'asherrim') ay ipinapalagay na 
tumutukoy (1) sa isang sagradong poste na suma- 
sagisag kay Asera, isang Canaanitang diyosa ng 
pag-aanak (Huk 6:25, 26), at (2) sa diyosang si Ase- 
ra mismo. (2Ha 13:6, tlb sa Rbi8) Ngunit hindi la- 
ging posible na matiyak kung ang tinutukoy ng 
isang partikular na kasulatan ay ang idolatrosong 
bagay o ang diyosa. Gayunman, ang salita sa orihi- 
nal na wika ay isinasalin ng ilang makabagong ber- 
siyon ng Bibliya bilang “(mga) sagradong poste” 
ngunit tinutumbasan nila ito ng transliterasyon ka- 
pag malinaw na tumutukoy sa diyosa. (AT, JB) Sa- 
mantala, hindi na gumamit ang iba ng magkaibang 
salin anupat tinumbasan na lamang nila ng transli- 
terasyon ang salitang Hebreo (RS) o isinalin nila ito 
nang pare-pareho bilang “(mga) sagradong poste.” 
(NW) Sa mas matatandang bersiyon ng Bibliya, ang 
salitang Hebreo ay kadalasang isinasaling “(mga) 
taniman.” (KJ, Le) Ngunit hindi angkop ang saling 
ito sa mga tekstong gaya ng Hukom 3:7 at 2 Hari 
23:6 (KJ), kung saan may binabanggit na pagliling- 
kod sa “mga taniman” at paglalabas ng “taniman” 
mula sa templo sa Jerusalem. 

Ang mga Sagradong Poste. [Lumilitaw na ang 
mga sagradong poste ay patayo at gawa sa kahoy, 
o may ilang bahagi na kahoy, yamang inutusan ang 
mga Israelita na putulin at sunugin ang mga iyon. 


SAGRADONG POSTE 


(Exo 34:13, Deu 12:3) Maaaring ang mga iyon ay 
basta mga poste lamang na hindi inukit, marahil ay 
mga punungkahoy pa nga sa ilang kaso, sapagkat 
tinagubilinan ang bayan ng Diyos: “Huwag kang 
magtatanim para sa iyong sarili ng anumang uri ng 
punungkahoy bilang sagradong poste.”---Deu 16:21. 

Ipinagwalang-bahala kapuwa ng Israel at ng Juda 
ang tuwirang utos ng Diyos na huwag magtayo ng 
mga sagradong haligi at mga sagradong poste, ini- 
lagay nila ang mga iyon sa ibabaw ng “bawat mata- 
as na burol at sa ilalim ng bawat mayabong na pu- 
nungkahoy” sa tabi ng mga altar na ginagamit sa 
paghahain. Ipinapalagay na ang mga poste ay ku- 
makatawan sa babae, samantalang ang mga haligi 
naman ay kumakatawan sa lalaki. Ang mga kaga- 
mitang ito sa idolatriya, malamang na mga sagisag 
ng ari ng lalaki, ay iniuugnay sa napakaimoral na 
pagpapakasasa sa sekso, gaya ng ipinahihiwatig ng 
pagbanggit na may mga patutot na lalaki sa lupain 
noon pa mang paghahari ni Rehoboam. (1Ha 14:22- 
24: 2Ha 17:10) Iilang hari lamang, gaya ni Hezekias 
(at ni Josias), ang “nag-alis ng matataas na dako at 
nagputul-putol ng mga sagradong haligi at pumutol 
sa sagradong poste. ”---2Ha 18:4: 2Cr 34:7. 

Si Asera. Ipinakikilala ng mga teksto ng Ras 
Shamra ang diyosang ito bilang asawa ng diyos na 
si El, ang “Maylalang ng mga Nilalang,” at tinutukoy 
siya ng mga iyon bilang “Ginang Asera ng Dagat" at 
“Ninunong Babae ng mga Diyos,” sa gayo'y ina rin 
siya ni Baal. Gayunman, lumilitaw na maraming 
pagkakatulad ang mga papel ng tatlong prominen- 
teng diyosa ng Baalismo (sina Anat, Asera, at Asto- 
ret), gaya ng makikita sa di-Biblikal na mga repe- 
rensiya at pati sa rekord ng Kasulatan. Bagaman si 
Astoret ang tinutukoy bilang asawa ni Baal, maaa- 
ring ganito rin ang turing kay Asera. 

Noong panahon ng mga Hukom, mapapansin na 
ang mga apostatang Israelita ay naglingkod sa mga 
Baal at sa mga sagradong poste [mga Asherim].' 
(Huk 3:7, tlb sa Rbi8, ihambing ang 2:13.) Maaaring 
ipinahihiwatig ng pagtukoy sa mga bathalang ito sa 
anyong pangmaramihan na ang bawat lokalidad ay 
may sariling Baal at Asera. (Huk 6:25) Si Jezebel, 
ang Sidoniong asawa ni Ahab na hari ng Israel, ay 
nagpapakain noon sa kaniyang mesa ng 450 prope- 
ta ni Baal at ng 400 propeta ng sagradong poste, o ni 
Asera.---1Ha 18:19. 

Nang maglaon, ang mahalay na pagsamba kay 
Asera ay isinagawa sa mismong templo ni Jeho- 
va. Inilagay pa nga roon ni Haring Manases ang 
isang inukit na imahen ng sagradong poste, maliwa- 
nag na isang representasyon ng diyosang si Asera. 
(2Ha 21:7) Dinisiplina si Manases sa pamamagitan 
ng pagdadala sa kaniya bilang bihag sa Babilonya 
at, pagkabalik niya sa Jerusalem, ipinakita niyang 


SAHARAIM 


nakinabang siya sa disiplinang iyon at inalis niya sa 
bahay ni Jehova ang mga kagamitan sa idolatriya. 
Gayunman, ibinalik ng kaniyang anak na si Amon 
ang mahalay na pagsamba kina Baal at Asera, pati 
na ang seremonyal na pagpapatutot. (2Cr 33:11-13, 
15, 21-23) Dahil dito, kinailangan ng matuwid na si 
Haring Josias, na siyang humalili kay Amon sa tro- 
no, na ibagsak “ang mga bahay ng mga lalaking pa- 
tutot sa templo na nasa bahay ni Jehova, kung saan 
ang mga babae ay naghahabi ng mga toldang dam- 
bana para sa sagradong poste.”---2Ha 23:4-7. 


SAHARAIM [[Isinilang nang] Bukang-liway- 
way]. Isang Benjamita na nanirahan sa Moab nang 
ilang panahon at sa kaniya ay nagsilang ng mara- 
ming anak ang kaniyang tatlong asawa na binang- 
git ang pangalan, anupat ang ilan sa mga anak na 
iyon ay naging mga ulo ng pamilya.--1Cr 8:8-11. 


SAHAZUMA [Maringal na Dako]. Isang di- 
matukoy na hangganang dako ng Isacar. (Jos 19:17, 
22) Ito'y nasa pagitan ng Bet-semes at Bundok Ta- 
bor. 


SAKIA. Ang ulo ng isang sambahayan sa panig 
ng ama sa tribo ni Benjamin, anak ni Saharaim sa 
kaniyang asawang si Hodes.--- 1Cr 8:1, 8-10. 


SAKIT. Tingnan ang KARAMDAMAN AT PANGGA- 
GAMOT. 
SAKO. Tingnan ang SuPor. 


SAKONG. Ang likurang bahagi ng paa sa ibaba 
ng bukung-bukong. Sa Bibliya, madalas tukuyin sa 
makasagisag na paraan ang bahaging ito ng kata- 
wan ng tao. Ang paghawak o pagpinsala sa sakong 
ng isa ay pipigil, o hahadlang, sa kaniya. Sinungga- 
ban ni Jacob ang sakong ng kaniyang kakambal na 
si Esau habang papalabas sila sa bahay-bata ng ka- 
nilang ina. (Gen 25:26) Dahil dito ay pinangalanan 
siyang Jacob, nangangahulugang “Isa na Sumu- 
sunggab sa Sakong; Kaagaw,” na may makahulang 
kahulugan. (Gen 27:36; Os 12:2, 3) Nang pagpalain 
ng ulo ng pamilya na si Jacob ang kaniyang ikali- 
mang anak na si Dan, may-pagsang-ayon niyang 
inihula para kay Dan na ito ay magiging tulad ng 
isang serpiyente na nag-aabang sa tabi ng daan at 
nangangagat ng mga sakong ng kabayo, anupat 
mahuhulog ang sakay niyaon. (Gen 49:17: tingnan 
ang ULUPONG, MAY-SUNGAY NA.) Ang tribo ni Dan ay 
nalagay sa “sakong” bilang bantay ng Israel sa liku- 
ran noong panahong naglalakbay sila sa ilang, anu- 
pat nagdulot ng pinsala sa mga kaaway ng Israel. 
-Bil 10:25. 

Sa hula, ang di-tapat na Jerusalem ay inihalintu- 
lad sa isang kadusta-dustang babae na parurusahan 


1046 


sa pamamagitan ng “pakikitungo nang marahas’ 
sa mga sakong nito, samakatuwid nga, puwersa- 
han siyang palalakarin sa baku-bakong kalupaan, na 
magpapasakit sa kaniyang mga sakong, nangyari 
ito nang dalhin ang Jerusalem sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya noong 607 B.C.E.---Jer 13:22. 

Sa makasagisag na paraan, nagsalita si Ha- 
ring David tungkol sa kaniyang traidor na kasama- 
hang si Ahitopel, anupat sinabi niya: “Nag-angat 
[siya] ng kaniyang sakong laban sa akin.” (Aw 41:9) 
Nagkaroon ito ng makahulang katuparan kay Hudas 
Iscariote, na sa kaniya ikinapit ni Jesus ang tekstong 
ito nang sabihin niya: “Siya na dating kumakain sa 
aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban 
sa akin.” (Ju 13:18) Sa gayon ay ipinahihiwatig ng 
pananalitang ito ang isang taksil na pagkilos, isang 
pagkilos na nagbabantang puminsala sa tao na la- 
ban sa kaniya ay 'iniangat' o “itinaas ang sakong. 

Ang unang nakaulat na hula, sa Genesis 3:15, ay 
patiunang nagsabi na susugatan ng “serpiyente” sa 
sakong ang ‘binhi ng babae.’ Bagaman masakit, ang 
isang sugat sa sakong ay hindi naman nagdudulot 
ng permanenteng pinsala. Si Jesus, ang “binhi” (Gal 
3:16), ay pinatay ng mga ahente sa lupa ng mala- 
king Serpiyente, si Satanas na Diyablo (Apo 12:9), 
ngunit noong ikatlong araw ay gumaling ang kani- 
yang ‘sugat sa sakong" nang buhayin siyang muli ng 
kaniyang Amang si Jehova.--Gaw 2:22-24, 10:40. 


SAKOP NA BAYAN, MGA. Maliliit na ba- 
yan sa palibot ng isang mas malaking bayan o lun- 
sod. Ang kabisera o pangunahing lunsod ng isang 
distrito ay ang metropolis, o “inang” lunsod, gaya ng 
binabanggit sa 1 Cronica 18:1: “Ang Gat at ang mga 
sakop na bayan nito” (sa literal, “ang Gat at ang ka- 
niyang mga anak na babae"). Ang Tiro ay tinatawag 
na “anak na dalaga” ng Sidon, maliwanag na isang 
lunsod na mas matanda kaysa sa Tiro, na waring 
dating kolonya ng Sidon. (Isa 23:8, 12, Gen 10:19, 
Jos 11:8) Ang mga bayan ng Juda ay sakop ng Je- 
rusalem. (Aw 48:11: 97:8: Pan 3:51) Ang iba pang 
mga “inang” lunsod na may mga sakop na bayan ay 
ang Samaria at Sodoma (Eze 16:53), Raba ng Am- 
mon (Jer 49:3), Kenat (Bil 32:42), Ekron (Jos 15:45), 
Asdod at Gaza (Jos 15:47), Bet-sean, Ibleam, Dor, 
En-dor, Taanac, at Megido (Jos 17:11). 

Ang mga bayang “anak na babae” ay alinman sa 
nagmula sa “inang” lunsod o kaya'y sakop nito kung 
tungkol sa pulitika, ekonomiya, at kung minsan, sa 
relihiyon. Sa ilang kaso, ang mga sakop na bayan ay 
walang pader o hindi gaanong nakukutaan, anupat 
kapag kinukubkob, ang mga tumatahan sa mga iyon 
ay nanganganlong sa “inang” lunsod.---Jer 4:5, 8:14. 

Ang sinaunang lunsod ng Jerusalem, bilang “ina” 
ng mga sakop na bayan ng Juda, ay ginagamit 


1047 


upang lumarawan sa “makalangit na Jerusalem,” 
ang Mesiyanikong Kaharian ni Jehova sa pamama- 
gitan ni Jesu-Kristo, kung saan yaong mga hu- 
mahanap ng katuwiran ay makapanganganlong sa 
“araw ni Jehova laban sa lahat ng mga bansa.” 
--Heb 12:22, 28; Ob 15, 17; Aw 48:11-13, Joe 2:32. 

Sa Apocalipsis kabanata 17, inilalarawan ang Ba- 
bilonyang Dakila bilang isang babaing patutot at 
bilang isang lunsod na may mga anak na babae. 
Ang mga ito ay mga organisasyon na nagmula sa 
inang organisasyon. Palibhasa'y sakop niya, ang 
mga ito ay kasama niyang mapupuksa.---Tingnan 
ang LUNSOD. 


SAKSI. 


SAKUNA. Ang mga di-inaasahang pangyayari 
na resulta ng kawalang-alam, kapabayaan, o di- 
maiiwasang mga kaganapan at nagdudulot ng ka- 
walan o pinsala ay karaniwang tinatawag na saku- 
na. Maliwanag na ang salitang Hebreo na 'a:sohn' ay 
literal na nangangahulugang “isang kagalingan" at 
ginagamit bilang pinagandang katawagan para sa 
“isang nakamamatay na sakuna.” (Ihambing ang 
Gen 42:4, tlb sa Rbi8.) Ang Hebreong miqgreh, 
na hinalaw sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“sumalubong, mangyari” (Gen 44:29, Deu 25:18), ay 
hindi lamang isinasaling “sakuna” (1Sa 6:9) kundi 
isinasalin ding “kahihinatnan” (Ec 2:14, 15; 3:19) at 
“sa di-sinasadya.”--Ru 2:3. 

Nangamba si Jacob na baka isang nakamamatay 
na sakuna ang mangyari sa kaniyang minamahal 
na anak na si Benjamin kung pahihintulutan niya 
itong pumaroon sa Ehipto kasama ng mga kapatid 
nito. (Gen 42:4, 38) Ibinalik ng mga Filisteo ang 
kaban ni Jehova upang matiyak kung ang salot 
ng mga almoranas na dinaranas nila ay talagang 
mula kay Jehova o “isang sakuna” lamang. (1Sa 
6:9) Kinilala ni Solomon na kahit sino ay maaa- 
ring maging biktima ng di-inaasahang pangyayari. 
—Ec 9:11. 

Ipinakita ng Kautusang Mosaiko na may pagka- 
kaiba ang sakuna na nagdulot ng kamatayan at 
ang sakuna na hindi nagdulot ng kamatayan. (Exo 
21:22-25) Kinilala rin nito ang kaibahan ng sinasad- 
ya at ng di-sinasadyang pagpatay. Para sa sinasad- 
yang pagpaslang, itinakda nito ang kaparusahang 
kamatayan, ngunit para naman sa mga nakapatay 
ng tao nang di-sinasadya, may mga kanlungang 
lunsod na itinayo. (Bil 35:11-25, 31: tingnan ang 
KANLUNGANG LUNSOD, MGA.) Kapit ang kautusang ito 
kapuwa sa katutubong Israelita at sa naninirahang 
dayuhan, at naglaan din ng mga tagubilin hinggil sa 
kinakailangang mga hain na pambayad-sala para sa 
di-sinasadyang mga kasalanan.--Lev 4:1-35, 5:14- 
19: Bil 15:22-29. 


Tingnan ang USAPIN SA BATAS. 


SALAMANGKERO 


SAKUT. Posibleng isang bathalang bituin, ya- 
mang ginamit ang “Sakut” sa isang paralelismo ka- 
sama ng pariralang “ang bituin ng inyong diyos.” 
(Am 5:26) Sa Hebreong tekstong Masoretiko, ang 
pangalang ito ay sadyang nilagyan ng tuldok-pati- 
nig upang tumugma sa shig-quts', na nangangahu- 
lugang “kasuklam-suklam na bagay.” Marahil, si Sa- 
kut ay maiuugnay kay “Sakkut,” ang Babilonyong 
katawagan para kay Saturn (isang diyos-bituin). 
Gayunman, sa Griegong Septuagint, “tolda ni Mo- 
loc,” ang mababasa sa halip na “si Sakut na inyong 
hari.” Ginamit din ni Esteban, na malamang na su- 
mipi sa Septuagint, ang mga salitang “tolda ni Mo- 
loc.” (Gaw 7:43) Ipinahihiwatig nito na maaaring 
ang “Sakut” ay isang nalililipat-lipat na dambana, 
isang tolda o kubol, na kinalalagyan ng imaheng 
idolo ni Moloc.--Tingnan ang ASTROLOGO (Si Molec 
at ang Astrolohiya sa Israel). 


SALAI. 

1. Isang pangalan sa talaan ng mga Benjamita na 
nanirahan sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon 
sa Babilonya.---Ne 11:4, 7, 8. 

2. Isang makasaserdoteng sambahayan sa panig 
ng ama noong mga araw ng kahalili ng mataas na 
saserdoteng si Jesua na si Joiakim. (Ne 12:12, 20) 
Ipinapalagay na ang pangalang ito ay binabaybay 
na Sallu sa Nehemias 12:7. 


SALAMANGKERO. Ang salitang Hebreo na 
'ashsshaph” (sa Aramaiko, 'a:shaph' isinalin bilang 
"mga astrologo,” KJ) ay wastong binibigyang-katu- 
turan bilang “salamangkero [conjurer], necromanc- 
er, engkantador.” (A Hebrew and English Lexicon of 
the Old Testament, nina Brown, Driver, at Briggs, 
1980, p. 80, 1083; Lexicon in Veteris Testamenti Li- 
bros, nina Koehler at Baumgartner, Leiden, 1958, 
p. 95, 1055) Ang pandiwang Ingles na “conjure” 
ay nangangahulugang “manumpang magkakasa- 
ma” sa pamamagitan ng sumpa o pagsusumamo, 
gaya halimbawa kapag mapitagang tinatawag ng 
isa ang diumano'y mga espiritu ng mga patay. Ang 
salitang Ingles naman na “necromancer” ay literal 
na nangangahulugang “isang manghuhula ng mga 
patay,” isa na nagtatangkang ihula at baguhin ang 
mga mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng 
pakikipagtalastasan sa mga patay. 

Hinahatulan ng Diyos ang lahat ng uri ng pakiki- 
pagtalastasan sa mga patay. “At kung sasabihin nila 
sa inyo: Sumangguni kayo sa mga espiritista o sa 
mga may espiritu ng panghuhula na humuhuni 
at nagsasalita nang pabulong, hindi ba sa Diyos 
nito dapat sumangguni ang alinmang bayan? Dapat 
bang sumangguni sa mga patay para sa mga bu- 
hay?” (Isa 8:19) Bagaman ipinagbabawal sa Israel, 


SALAMIN, I 


ang “babae na dalubhasang espiritista sa En-dor” na 
dinalaw ng di-tapat na si Haring Saul ay nakikipag- 
ugnayan sa mga demonyo bilang salamangkero ng 
mga patay.--1Sa 28:7: Lev 20:27. 

Dumami ang bilang ng mga salamangkero lalo 
na sa mga Babilonyo. Pagkatapos ng tatlong-tadng 
pantanging pag-aaral sa wika ng mga Caldeo, si Da- 
niel at ang kaniyang tatlong kasamahan na dinalang 
bihag sa Babilonya ay napatunayang 'mas magaling 
nang sampung ulit [sa karunungan at pagkaunawa] 
kaysa sa lahat ng mga mahikong saserdote at mga 
salamangkero' sa kaharian.---Dan 1:3-20. 

Pagkaraan ng mga walong taon, ipinatawag ni 
Nabucodonosor ang lahat ng mga manghuhula, 
hindi lamang ang mga salamangkero, at iniutos na 
isiwalat nila ang isang partikular na panaginip niya 
at pagkatapos ay bigyang-pakahulugan ito. (Dan 
2:1-3, 27) Pinaghinalaan sila ng hari, sapagkat si- 
nabi niya: “Isang kasinungalingan at maling salita 
ang napagkasunduan ninyong sabihin sa harap 
ko.” Alam din niya na nagpapaantala sila at nagba- 
bakasakaling magbago ang mga kalagayan. Kaya, 
para makatiyak na kayang ibigay ng marurunong 
na tao ang tamang pakahulugan sa kaniyang ka- 
sindak-sindak na pangitain, iginiit ni Nabucodono- 
sor na sabihin muna nila sa kaniya kung ano ang 
kaniyang napanaginipan. “Sabihin ninyo sa akin 
ang mismong panaginip,” ang sabi ng hari, “at ma- 
lalaman ko na maipakikita ninyo ang pakahulugan 
nito.” (Dan 2:4-9) Nang hindi makasagot ang mga 
salamangkero at ang kanilang mga kapuwa mang- 
huhula, galit na ipinag-utos ng hari na puksain ang 
lahat ng marurunong na tao ng Babilonya. Nabali- 
taan ni Daniel ang utos ng hari (na dito ay mada- 
damay si Daniel at ang kaniyang mga kasamahan). 
Kaya pagkatapos na “isiwalat sa kaniya ng Diyos 
ang lihim,” nagmadali si Daniel na sabihin iyon sa 
hari, anupat hindi inangkin ang anumang kapuri- 
han para sa kaniyang sarili, sapagkat gaya ng sabi 
niya, “hindi dahil sa anumang karunungan na nasa 
akin nang higit kaysa sa kanino pa mang buhay 
kung kaya ang lihim na ito ay isiniwalat sa akin.” 
--Dan 2:19-30. 

Pagkaraan ng maraming dekada, nagitla si Belsa- 
sar nang makakita siya ng “sulat-kamay sa pader" na 
hindi niya mabasa. Pagkatapos siyang “sumigaw 
nang malakas na papasukin ang mga salamangkero, 
ang mga Caldeo at ang mga astrologo,” ang hari ay 
gumawa ng napakagalanteng alok: “Ang sinumang 
tao na babasa ng sulat na ito at magpapakita sa akin 
ng pakahulugan nito, purpura ang idadamit sa kani- 
ya, na may kuwintas na ginto sa palibot ng kani- 
yang leeg, at siya ay mamamahala bilang ikatlo sa 
kaharian.” (Dan 5:5-7) Nabigo ang mga salamang- 
kerong ito, pati na ang iba pang espiritistikong mga 


1048 


manghuhula, at muli, ang Diyos ni Daniel na si Je- 
hova ang nagbigay ng pakahulugan.---Dan 5:8-29. 


SALAMIN, I [sa Ingles, glass]. Isang kombina- 
syon ng pantanging buhangin (silica) na may bahid 
ng iba pang mga elemento gaya ng boron, phospho- 
rus, at tingga. Magkakasamang tinutunaw ang mga 
sangkap na ito sa temperatura na mga 1650° C. 
(3000? F.). Kapag lumamig na ang bagong-hubog 
na salamin, hindi ito malakristal ngunit makinis, 
napakatigas, at madaling mabasag. Ang init ng bul- 
kan ay nakalilikha ng isang uri ng salamin na tina- 
tawag na obsidian, at kapag tinamaan ng kidlat ang 
buhangin, kung minsan ay nagsasanib-sanib ang 
mga iyon at nagiging mahaba at payat na mga tubo 
ng salamin na tinatawag na fulgurite. 

Sa Ehipto ay may nasumpungang mga glass bead 
na pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ginawa 
mga 4,000 taon na ang nakararaan, humigit-kumu- 
lang noong panahong ipanganak si Abraham. No- 
ong ika-17 siglo bago ang Karaniwang Panahon, bi- 
nanggit ni Job ang salamin kasama ng ginto dahil 
sa kahalagahan nito nang sabihin niya: “Ang ginto 
at ang salamin ay hindi maihahambing [sa karunu- 
ngan].”--Job 28:17. 

Nang inilalarawan ng apostol na si Juan ang kani- 
yang mga pangitain, may binanggit siyang “mali- 
naw na salamin” (Apo 21:18, 21) at “isang malasala- 
ming dagat na tulad ng kristal.”---Apo 4:6. 


SALAMIN, II |sa Ingles, mirror]. Ang ilang si- 
naunang salaming pangkamay (Isa 3:23) ay gawa 
sa pinakintab na bato, bagaman ang karamihan sa 
mga iyon ay gawa sa metal, gaya ng bronse o tan- 
so, at nang maglaon ay gawa sa lata, pilak, at ma- 
ging sa ginto. Malamang ay noon lamang unang 
siglo C.E. inumpisahang gamitin ang mga salamin 
na yari sa bubog. Yamang ang sinaunang mga sa- 
lamin ay kadalasang gawa sa tinunaw na metal, ka- 
ilangang pakintabin nang husto ang mga ito upang 
makapagbigay ng mahusay na repleksiyon. Maaa- 
ring gamitin ang dinikdik na batong pomes bilang 
pampakintab, anupat sa pana-panahon ay ipinapa- 
hid ito sa pamamagitan ng isang espongha na kada- 
lasa'y nakasabit sa mismong salamin. Gayunpa- 
man, ang sinaunang mga salaming metal ay hindi 
kasinlinaw ng makabagong mga salamin. Kaya na- 
man angkop ang isinulat ng apostol na si Pablo: “Sa 
kasalukuyan ay nakakakita tayo ng malabong anyo 
sa pamamagitan ng salaming metal.”--1Co 13:12. 
Makasagisag na Paggamit. Kung minsan, ang 
mga salamin ay tinutukoy ng Kasulatan sa makasa- 
gisag o makalarawang paraan. Sa Job 37:18, ang ka- 
langitan ay inihahalintulad sa isang salaming me- 
tal, na ang pinakinang na ibabaw nito ay nagbibigay 


1049 


ng maliwanag na repleksiyon. Ginamit ng alagad na 
si Santiago ang salamin bilang sagisag ng salita ng 
Diyos nang himukin niya ang mga tao na maging, 
hindi mga tagapakinig lamang ng salita, kundi mga 
tagatupad nito. (San 1:22-25) Ipinakita naman ng 
apostol na si Pablo na sa ministeryo ng mga Kristi- 
yano, sila ay “nagpapaaninag ng kaluwalhatian ni 
Jehova tulad ng mga salamin. ”---2Co 3:18, 4:1. 


SALAMIS. Isang mahalagang lunsod ng Ci- 
prus. Sina Pablo, Bernabe, at Juan Marcos ay “nag- 
pahayag ng salita ng Diyos' sa lugar na iyon noong 
malapit nang magsimula ang unang paglalakbay ni 
Pablo bilang misyonero noong mga 47 C.E. Hindi si- 
nasabi kung gaano katagal silang nanatili sa lunsod. 
Lumilitaw na may malaking populasyong Judio sa 
Salamis, yamang mahigit sa isa ang sinagoga roon. 
--Gaw 13:2-5. 

Ang Salamis ay kadalasang iniuugnay sa mga 
guho na matatagpuan mga 5 km (3 mi) sa H ng ma- 
kabagong lunsod ng Famagusta. Kaya naman mai- 
papalagay na ito ay nasa S dulo ng isang malaki at 
matabang kapatagan, sa H lamang ng ilog ng Pedi- 
as (Pediaeus). Samakatuwid, ang Salamis ay mga 
200 km (120 mi) sa KTK sa ibayo ng Dagat Medite- 
raneo mula sa Seleucia, kung saan nilisan ni Pablo 
ang Sirya. Bagaman hindi espesipikong sinasabi ng 
Bibliya na ang barkong sinakyan ni Pablo ay nagba- 
ba ng angkla sa isang daungan sa Salamis, ang lun- 
sod ay dating may mainam na daungan na ngayon 
ay natambakan na ng banlik. 

Waring ang Salamis ay idinugtong sa Pafos, na 
nasa kabilang dulo ng pulo, ng kahit isang lansa- 
ngan man lamang. Maaaring dahil dito ay napadali 
ang paglalakbay ni Pablo at ng kaniyang mga kasa- 
mahan habang nangangaral sila sa “buong pulo 
hanggang sa Pafos.”--Gaw 13:4-6. 

Malamang na muling dinalaw nina Bernabe at 
Juan Marcos ang Salamis noong mga 49 C.E.---Gaw 
15:36-39. 


SALAPANG [sa Ingles, harpoon]. Isang instru- 
mento na may mga sima at tulad-sibat, karaniwang 
ginagamit sa panghuhuli ng malalaking isda. Sa Job 
41:7 lamang tinukoy ang salapang, anupat itinata- 
wag-pansin doon ang pagiging tulad-baluti ng balat 
ng Leviatan (buwaya), na hindi tinatablan ng ordi- 
naryong salapang. 


SALAPI. Isang pambayad. Noong sinauna, 
ang mga alagang hayop, kadalasan na, ay gina- 
gamit sa barter, samakatuwid nga, pagpapalitan 
ng mga produkto at maliwanag na ang pinakama- 
tandang paraan ng pakikipagtransaksiyon sa ne- 
gosyo. Ipinahihiwatig ito ng bagay na ang sali- 
tang Latin para sa salapi (pecunia) ay hinalaw 


SALAPI 


sa pecus, nangangahulugang “mga baka.” Ga- 
yunman, hindi laging kumbinyenteng pambayad 
noon ang mga alagang hayop (Gen 47:17) at mga 
pagkain (1Ha 5:10, 11). Kaya naman nang magla- 
on ay ginamit ang mga metal gaya ng ginto at pi- 
lak. Noon pa mang panahon ni Abraham, nagsil- 
bi nang salapi ang mahahalagang metal. Ngunit 
hindi ito karaniwang baryang salapi. Ito ay pilak 
o ginto na walang alinlangang hinulma upang 
maging mga bara, singsing, pulseras, o iba pang 
karaniwang mga hugis na may espesipikong tim- 
bang. (Ihambing ang Gen 24:22: Jos 7:21.) Ang 
karaniwang terminong Hebreo na isinalin bilang 
“salapi” ay literal na nangangahulugang “pilak.” 
(Gen 17:12, tlb sa Rbi8) Kadalasan nang tinitim- 
bang ng kasangkot na mga indibiduwal ang mga 
metal na bagay kapag sila'y nagbabayaran.---Gen 
23:15, 16; Jer 32: 10. 

Yamang sangkot sa mga transaksiyon sa nego- 
syo ang pagtitimbang, hindi kataka-taka na ang 
mga katawagan noon para sa timbang ay mga ka- 
tawagan din para sa salapi. (Tingnan ang PANIM- 
BANG AT PANUKAT, MGA.) May limang pangunahing 
dibisyon ang mga ito sa mga Israelita: ang ge- 
rah, kalahating siklo (bekah), siklo, mina (maneh), 
at talento. (Exo 25:39, 30:13; 38:25, 26: 1Ha 10:17: 
Eze 45:12, tingnan ang GERAH; MINA, SIKLO; TALEN- 
TO.) Nakasaad sa ibaba ang kaugnayan at ang ma- 
kabagong mga halaga ng mga ito kapag ginto o pi- 
lak. (Nagbabagu-bago ang halaga ng ginto at ng 
pilak nitong nakaraang mga taon. Sa publikasyong 
ito, ang ginto ay tinaya sa katamtamang halaga na 
$350.00 bawat onsang troy at ang pilak naman, 
$6.00 bawat onsang troy: gayunman, ang sinau- 
nang proporsiyon ng ginto sa pilak ay itinuturing 
na 13 sa 1.) 


Ginto Pilak 
1 gerah = [oo siklo $ 6.42 $ Ti 
1 bekah = 10 gerah 64.23 1.10 
1 siklo = 2 bekah 128.45 2.20 
1 mina = 50 siklo 6,422.50 110.10 
1 talento = 60 mina 385,350.00 6,606.00 


Hindi matiyak ang halaga ng mga “piraso ng sa- 
lapi” (sa Heb., qesitah’) na binabanggit sa Genesis 
33:19; Josue 24:32; at Job 42:11. Hindi rin matiyak 
ang halaga ng pim. Maaaring iyon ay mga dalawang 
katlo ng isang siklo.— 1Sa 13:21, tingnan ang Pm. 


Mga Barya sa Hebreong Kasulatan. Karani- 
wan nang pinaniniwalaan na ang unang mga barya 
ay ginawa noong mga 700 B.C.E. Maaaring unang 
gumamit ng mga barya ang mga Israelita sa kani- 
lang sariling lupain noong nakabalik na sila mula sa 


SALAPI 


pagkatapon sa Babilonya. Ang mga aklat ng Bibliya 
noong pagkaraan ng pagkatapon ay may tinutukoy 
na Persianong darik (1Cr 29:7: Ezr 8:27) at mga 
drakma (sa Heb., darkemoh-nim'), na karaniwang 
itinutumbas sa darik. (Ezr 2:69: Ne 7:70-72) Ang 
Persianong darik na ginto ay tumitimbang nang 
8.4g (0.27 onsa t), at sa gayon, tinatayang ang ha- 
laga nito sa ngayon ay 894.50.---Tingnan ang DARIK; 
DRAKMA. 

Ang Salapi sa Panahon ng Kristiyanong Ka- 
sulatan. Ang lepton (Judio), quadrans (Romano), 
as o assarion (Romano at panlalawigan), denario 
(Romano), drakma (Griego), didrakma (Griego), at 
ang estater (Griego, itinuturing ng marami bilang 
ang tetradrakma ng Antioquia o ng Tiro) ay mga 
baryang espesipikong binabanggit sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan. (Mat 5:26, 10:29: 17:24, 27; 
20:10, Mar 12:42; Luc 12:6, 59, 15:8, 21:2, Int, ting- 
nan ang DENARIO; ESTATER.) Ang mas malalaki pang 
halaga ng salapi na kilala bilang mina at talento ay 
mga timbang, hindi mga barya. (Mat 18:24, Luc 
19:13-25) Ipinakikita ng kasunod na tsart ang kaug- 
nayan ng iba't ibang yunit ng salapi at tinutumba- 
san ang mga ito ng tinatayang makabagong mga 
halaga. 


Halaga Ngayon 
1 lepton (tanso = 1⁄2 quadrans $ .006 
o bronse) 
1 quadrans (tanso = 2 lepta .012 
0 bronse) 
1 as (assarion) (tanso = 4 na quadrantes .046 
0 bronse) 
1 denario (pilak) = 16 na as T4 
1 drakma (pilak) = .65 
1 didrakma (pilak) = 2 drakma 1.31 
1 tetradrakma” = 4 na drakma 2.62 
1 mina (pilak) = 100 drakma 65.40 
1 talento (pilak) = 60 mina 3,924.00 
1 talento (ginto) = 228,900.00 
“Ipinapalagay na ito rin ang estater (pilak) 
Halaga ng Salapi. Ang makabagong mga ha- 
laga para sa sinaunang salapi ay hindi naglalarawan 


ng tunay na halaga nito. Gayunpaman, naglalaan 
ang Bibliya ng ilang pahiwatig hinggil sa halaga ng 
salapi at nakatutulong ito na maunawaan ang sina- 
unang mga halaga. Noong panahon ng ministeryo 
ni Jesus sa lupa, ang mga trabahador sa agrikultura 
ay karaniwan nang tumatanggap ng isang denario 
para sa 12-oras na araw ng paggawa. (Mat 20:2) Ma- 
aaring ipalagay na halos ganito rin ang mga kita no- 
ong panahon ng Hebreong Kasulatan. Kung gayon, 
ang isang siklong pilak ay katumbas ng tatlong- 
araw na kita. 


1050 


Noon, ang halaga ng isang alipin ay 30 siklong pi- 
lak (marahil 90-araw na kita). (Exo 21:32, ihambing 
ang Lev 27:2-7.) Bumili ang propetang si Oseas ng 
isang babae sa halagang 15 pirasong pilak at isa't 
kalahating homer (15 epa) ng sebada. Malamang na 
ang kabayarang ito ang buong halaga ng isang ali- 
pin. Kung gayon, ang isang epa (22 L, 20 tuyong qt) 
ng sebada ay nagkakahalaga ng isang siklo.---Os 
3:2. 

Sa mga panahon ng kakapusan, mabilis na tuma- 
taas ang mga presyo. Ang 80 pirasong pilak (mga 
240-araw na kita) na dati'y maaaring nakabibili ng 
walong homer (1,760 L; 50 bushel) ng sebada ay 
makabibili lamang, sa panahon ng pagkubkob, ng 
walang gaanong kalamnan na ulo ng asno, isang 
hayop na hindi angkop kainin ayon sa mga kundis- 
yon ng Kautusang Mosaiko.--2Ha 6:25, ihambing 
ang Os 3:2. 

Noong unang siglo C.E., ang dalawang maya 
ay nagkakahalaga ng isang assarion (kita para sa 
45 minuto), at limang maya ang mabibili kapag di- 
noble ang halagang ito. (Mat 10:29, Luc 12:6) Mas 
maliit pa rito ang abuloy ng nagdarahop na babaing 
balo para sa templo, anupat dalawang lepta lamang 
(1 quadrans), o [sa ng kabayaran sa maghapong 
paggawa. Gayunpaman, pinapurihan ni Jesu-Kristo 
ang pagbibigay niya bilang nakahihigit kaysa sa 
pagbibigay niyaong mga nag-abuloy nang malaki, 
dahil ang iniabuloy niya ay hindi bahagi ng kani- 
yang labis kundi “ang kaniyang buong ikabubuhay.” 
(Mar 12:42-44: Luc 21:2-4) Ang taunang buwis sa 
templo na binabayaran ng mga Judio ay dalawang 
drakma, o isang didrakma (halos dalawang-araw na 
kita). (Mat 17:24) Yamang ang isang drakma ay ka- 
tumbas ng halos isang-araw na kabayaran, makatu- 
wirang walisan ng isang babae ang kaniyang buong 
bahay at masikap niyang hanapin ang isang nawa- 
walang baryang drakma.--Luc 15:8, 9. 

Ipinagkanulo ni Hudas Iscariote si Jesus kapalit ng 
30 piraso ng pilak, maliwanag na ang halaga ng 
isang alipin. (Mat 26:14-16, 47-50) Walang alinla- 
ngan na ang mga pirasong pilak na ito ay alinman 
sa siklo o ibang mga barya na gayundin ang hala- 
ga. Ngunit hindi binabanggit sa ulat ang uri ng bar- 
ya, maliban sa ang mga ito ay pilak. 

Maaaring Maging Kapuwa Kapaki-pakina- 
bang at Nakapipinsala ang Salapi. Naglalaan 
ng pananggalang ang salapi laban sa karalitaan at 
sa kaakibat nitong mga suliranin, anupat nakabibili 
ang mga tao kapuwa ng mga kinakailangan at mga 
luho. (Ihambing ang Ec 7:12, 10:19.) Dahil dito, may 
posibilidad na magsimulang magtiwala ang isang 
tao sa salapi bilang kasiguruhan at makalimutan 
niya ang kaniyang Maylalang. (Ihambing ang Deu 
8:10-14.) “Ang pag-ibig sa salapi [sa literal, pagkagi- 


1051 


liw sa pilak] ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsa- 
lang mga bagay, at sa pag-abot sa pag-ibig na ito 
ang ilan ay nailigaw mula sa pananampalataya at 
napagsasaksak ng maraming kirot ang kanilang sa- 
rili.” (1Ti 6:10) Dahil sa salapi, binaluktot ng mga tao 
ang katarungan, nagpatutot sila, pumaslang, ipi- 
nagkanulo ang iba, at pinabulaanan ang katotoha- 
nan.--Deu 16:19, 23:18, 27:25; Eze 22:12, Mat 26:14, 
15: 28:11-15. 

Sa kabilang panig, sinasang-ayunan ng Diyos ang 
wastong paggamit ng salapi. (Luc 16:1-9) Kasali rito 
ang pag-aabuloy para sa ikasusulong ng dalisay na 
pagsamba at pagbibigay ng materyal na tulong sa 
mga nangangailangan. (Ihambing ang 2Cr 24:4-14: 
Ro 12:13, 1Ju 3:17, 18, tingnan ang ABULOY: KALOOB 
NG AWA, MGA.) Bagaman maraming mabubuting ba- 
gay ang magagawa sa pamamagitan ng salapi, ang 
pinakamahahalagang bagay---espirituwal na pagka- 
in at inumin, walang-hanggang buhay mismo---ay 
matatamo kahit wala ito.--Isa 55:1, 2; Apo 22:17. 


SALA-SALA [sa Ingles, lattice]. Isang balang- 
kas na binubuo ng magkakasangang mga patpat, 
o mga liston, anupat isang kayariang tila lambat at 
karaniwang ginagamit na pantakip sa bintana. Sa 
loob ng maraming siglo, naging pangkaraniwan 
sa Gitnang Silangan ang mga sala-sala sa binta- 
na. Dahil sa mga ito, napananatiling malamig ang 
mga bahay, palibhasa'y nahaharangan ang direk- 
tang mga sinag ng araw, samantalang nakapapasok 
naman ang hangin para sa bentilasyon, at nakapag- 
papaganda rin ang mga ito sa kabuuang hitsura ng 
mga gusali. Sa unang palapag ng ilan sa mga bahay 
noong panahon ng Bibliya, may mga bintana na na- 
kaharap sa pinakaloob na looban at may iba naman 
na nakaharap sa lansangan. Kadalasan, ang mga 
bintanang nakaharap sa lansangan ay nasa ban- 
dang itaas ng dingding o nasa silid-bubungan at 
may sala-sala. 

Mula sa isang bintanang may sala-sala, ang taong 
nasa loob ng bahay ay makadudungaw sa labas 
upang tingnan kung ano ang nangyayari roon nang 
hindi siya nakikita ng mga nasa labas. Sa awit nina 
Debora at Barak, ang ina ng napatay na si Sisera 
ay inilalarawan na walang-saysay na nakadungaw 
mula sa isang bintana at nag-aabang sa kaniyang 
anak “mula sa sala-sala.” (Huk 5:1, 28) Mula sa isang 
bintana sa pagitan ng sala-sala, naging posible para 
sa isang nagmamasid na dumungaw at tanawin ang 
“isang kabataang lalaki na kapos ang puso” habang 
nakakatagpo nito ang isang patutot. (Kaw 7:6-13) 
At, sa Awit ni Solomon (2:9) naman, may binabang- 
git na “nagmamasid mula sa mga bintana, tumata- 
naw mula sa pagitan ng mga sala-sala.” 

Noon, maliwanag na ang ilan sa mga sala-sala sa 
bintana ay may bisagra upang ang mga iyon ay ma- 


SALIM 


ibukas o maisara. Maaaring ang mga bintana ng si- 
lid-bubungan ni Daniel, kung saan makikita siyang 
nananalangin kay Jehova nang tatlong ulit araw- 
araw, ay may mga sala-sala na naibubukas o naisa- 
sara.---Dan 6:10. 


SALECA. Isang lunsod sa silanganing hangga- 
nan ng Basan, at kasama sa nasasakupan ni Og. Na- 
kuha ng Israel ang Saleca sa ilalim ng pangunguna 
ni Moises at nang maglaon ay tinirahan ito ng 
mga Gadita. (Deu 3:8, 10: Jos 12:4, 5: 13:8, 11; 1Cr 
5:11) Karaniwang ipinapalagay na ito ay ang Sal- 
khad, na nasa timugang sanga ng Jebel ed Druz 
(Jebel Hauran), mga 100 km (60 mi) sa STS ng ti- 
mugang dulo ng Dagat ng Galilea. 


SALEKET. Isang pintuang-daan na nasa da- 
kong K ng santuwaryo sa Jerusalem.---1Cr 26:16. 


SALEM [Kapayapaan]. Isang sinaunang lunsod 
kung saan naging hari at saserdote si Melquisedec. 
(Gen 14:18) Ang Hebreong baybay ng “Salem,” gaya 
ng pagkakalakip nito sa pangalang Jerusalem, ay 
nagpapahiwatig ng isang doblihang anyo anupat 
ang salita ay maaaring bigyang-katuturan bilang 
“Dobleng Kapayapaan.” Pinatutunayan ng kinasi- 
hang mga salita ng Hebreo 7:2 na ang pangalang ito 
ay nangangahulugang “Kapayapaan.” 

Iniuugnay ng sinaunang tradisyong Judio ang Sa- 
lem sa Jerusalem, at sinusuportahan ito ng Kasula- 
tan. Si Abraham ay sinalubong ng hari ng Sodoma 
at ni Melquisedec sa “Mababang Kapatagan ng hari.” 
Yamang ang anak ni Haring David na si Absalom, 
pagkaraan ng maraming siglo, ay nagtayo ng isang 
bantayog doon, malamang na ang mababang kapa- 
tagang ito ay malapit sa Jerusalem, ang kabisera ng 
kaharian. (Gen 14:17, 18, 2Sa 18:18) Sa katunayan, 
ang salitang “Salem” ay nakalakip sa pangalang “Je- 
rusalem,” at binanggit ito ng salmista kasama ng 
“Sion.” (Aw 76:2) Gayundin, angkop na si Melquise- 
dec ay maging hari at saserdote sa mismong lugar 
kung saan naglingkod nang maglaon ang mga ha- 
ring mula sa Davidikong linya at ang Levitikong 
pagkasaserdote at kung saan inihandog bilang hain 
si Jesu-Kristo, ang isa na pinili upang maging hari 
at saserdote “ayon sa paraang gaya ng kay Melqui- 
sedec.”---Heb 3:1, 7:1-3, 15-17. 


SALIM. Isang lugar na binanggit sa Juan 3:23 
upang ipakita ang lokasyon ng Enon, kung saan bi- 
nautismuhan ni Juan na Tagapagbautismo ang mga 
tao. Dahil dito, malamang na kilalang-kilala ang Sa- 
lim nang panahong iyon. Sa ngayon ay hindi tiyak 
kung saan ang kinaroroonan nito, ngunit ang Tell 
Ridgha (Tel Shalem), mga 12 km (7 mi) sa T ng Bet- 
sean, ay iminumungkahi bilang isang posibleng lo- 
kasyon nito.---Tingnan ang ENON. 


SALINLAHI 


SALINLAHI. Karaniwan na, ang salinlahi ay 
tumutukoy sa lahat ng mga taong ipinanganak sa ii- 
sang yugto ng panahon. (Exo 1:6, Mat 11:16) Iniuug- 
nay rito ang kahulugang “mga kapanahon.” Sa Ge- 
nesis 6:9, sinasabi tungkol kay Noe: “Siya ay walang 
pagkukulang sa gitna ng kaniyang mga kapanahon 
[sa literal, mga salinlahi].” Kapag ginagamit may ki- 
nalaman sa mga kaugnayang pampamilya, ang sa- 
linlahi ay maaaring tumukoy sa isang grupo ng mga 
supling, halimbawa ay sa mga anak na lalaki at mga 
anak na babae o sa mga apong lalaki at mga apong 
babae.---Job 42:16. 

Ang terminong ito ay maaaring gamitin bilang 
isang sukat ng panahon upang tumukoy sa nakali- 
pas o sa darating na mga yugto ng panahon. Ang 
mga salinlahi ng tao na nagmula sa makasalanang 
si Adan ay lumilipas, di-gaya ng lupa na nananati- 
li magpakailanman. (Ec 1:4, Aw 104:5) Sa kabilang 
dako, ang mga pananalitang “di-mabilang na mga 
salinlahi” at “isang libong salinlahi” ay tumutukoy sa 
panahon na walang takda. (1Cr 16:15, Isa 51:8) Ang 
utos sa mga Judio na dapat ipagdiwang ang Pasku- 
wa “sa lahat ng inyong mga salinlahi” ay nagpapa- 
hiwatig na patuluyan itong isasagawa hanggang sa 
panahon na noo'y walang takda. (Exo 12:14) Sinabi 
ng Diyos kay Moises na ang Kaniyang pangalang Je- 
hova ay magiging pinakaalaala “hanggang sa pana- 
hong walang takda,” “sa sali't salinlahi,” na nanga- 
ngahulugang magpakailanman. (Exo 3:15) Sinabi sa 
atin ng apostol na si Pablo na ang Diyos ay luluwal- 
hatiin “sa lahat ng mga salinlahi magpakailan-kai- 
lanman.”--Efe 3:21. 

Ang isang salinlahi ay maaaring mangahulugan 
ng isang grupo ng mga tao, samakatuwid nga, mga 
taong makikilala dahil sa partikular na mga katangi- 
an o mga kalagayan. Ang Bibliya ay may binabang- 
git na “salinlahi ng matuwid” (Aw 14:5: 24:6, 112:2) 
at “isang salinlahing liko at pilipit,” “isang salinlahi 
ng katiwalian.” (Deu 32:5, 20, Kaw 30:11-14) Noong 
nasa lupa si Jesu-Kristo, tinukoy niya sa ganito ring 
paraan ang mga tao ng bansang Judio noong mga 
araw na iyon, at ikinapit naman ng apostol na si Pa- 
blo ang gayong mga termino sa sanlibutang na- 
bubuhay noong panahon niya sa pangkalahatan, 
isang sanlibutang hiwalay sa Diyos.--Mat 12:39, 
16:4: 17:17: Mar 8:38, Fil 2:14, 15. 

Ang isang salitang Hebreo para sa “salinlahi” ay 
dohr, na katumbas ng Aramaikong dar. (Dan 4: 
3, 34) Ang dohr ay nagmula sa pandiwang salitang- 
ugat na nangangahulugang “isalansan nang papai- 
kot” o “lumibot” (Eze 24:5; Aw 84:10) at sa gayon ay 
may pangunahing kahulugan na “bilog.” Ang ka- 
ugnay nitong salita na dur ay nangangahulugang 
“bola.” (Isa 22:18) Ang katumbas nito sa Griego ay 
genea, mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “maipanganak.” 


1052 


Ang isa pang salitang Hebreo, tohledhohth,, ay 
isinasalin kung minsan bilang “mga salinlahi” o “ta- 
laangkanan” (Bil 3:1, Ru 4:18), “mga inapo” o “mga 
pamilya” (1Cr 5:7: 7:2, 4, 9) at “kasaysayan” o “mga 
pinagmulan.”--Gen 2:4: 5:1; 6:9: ihambing ang AS, 
AT, KJ, Dy, NW, RS, at ang iba pang mga salin. 

Haba. Kapag ginagamit ang terminong “salin- 
lahi” may kinalaman sa mga taong nabubuhay sa 
isang partikular na panahon, hindi matutukoy ang 
eksaktong haba ng panahong iyon, ngunit ang pana- 
hong iyon ay may makatuwirang mga hangganan. 
Matitiyak ang mga hangganang ito sa pamamagitan 
ng haba ng buhay ng mga tao noong panahong iyon 
o ng populasyong iyon. Sa katamtaman, ang haba 
ng buhay ng sampung salinlahi mula kay Adan 
hanggang kay Noe ay mahigit sa 850 taon bawat isa. 
(Gen 5:5-31: 9:29) Ngunit pagkaraan ni Noe, mabilis 
na umikli ang haba ng buhay ng tao. Halimbawa, si 
Abraham ay nabuhay lamang nang 175 taon. (Gen 
25:7) Sa ngayon, katulad noong panahon ni Moises, 
ang mga taong nabubuhay sa ilalim ng kaayaayang 
mga kalagayan ay maaaring umabot sa edad na 70 
o 80 taon. Sumulat si Moises: “Sa ganang sarili ang 
mga araw ng aming mga taon ay pitumpung taon, 
at kung dahil sa natatanging kalakasan ay walum- 
pung taon, ngunit ang pinagpupunyagian nila ay 
ang kabagabagan at nakasasakit na mga bagay, sa- 
pagkat madali itong lumilipas, at kami ay lumilipad 
na.” (Aw 90:10) Maaaring ang ilan ay mabuhay 
nang mas mahaba pa, ngunit ang tinutukoy ni Moi- 
ses ay sa pangkalahatan. Si Moises mismo, na nabu- 
hay nang 120 taon, ay isang eksepsiyon noon, gaya 
rin ng kaniyang kapatid na si Aaron (123 taon), ni 
Josue (110 taon), at ng iba pa na may pambihirang 
lakas at sigla.---Deu 34:7: Bil 33:39: Jos 24:29. 

Ang “Salinlahing Ito” sa mga Hula ni Kristo. 
Kapag binabanggit sa mga hula ng Bibliya ang “sa- 
linlahing ito,” mahalagang isaalang-alang ang kon- 
teksto upang matiyak kung anong salinlahi ang ti- 
nutukoy. Nang tuligsain ni Jesu-Kristo ang mga 
Judiong lider ng relihiyon, nagtapos siya sa pagsa- 
sabing: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang la- 
hat ng mga bagay na ito ay darating sa salinlahing 
ito.” Iniuulat sa kasaysayan na pagkaraan ng mga 
37 taon (noong 70 C.E.), personal na naranasan ng 
kasalukuyang salinlahing iyon ang pagkawasak ng 
Jerusalem, gaya ng inihula.---Mat 23:36. 

Noong araw ding iyon, ginamit ni Jesus ang halos 
gayunding mga salita nang sabihin niya: “Katotoha- 
nang sinasabi ko sa inyo na ang salinlahing ito ay 
hindi lilipas sa anumang paraan hanggang sa ma- 
ganap ang lahat ng mga bagay na ito.” (Mat 24:34) 
Sa pagkakataong ito naman, sinasagot ni Jesus ang 
isang tanong may kinalaman sa pagtitiwangwang 
sa Jerusalem at sa templo nito at may kinalaman 
din sa tanda ng kaniyang pagkanaririto at ng kata- 


1053 


pusan ng sistema ng mga bagay. Kaya ang komen- 
to niya hinggil sa “salinlahing ito” ay makatuwiran 
lamang na kapit hanggang noong 70 C.E. Gayun- 
man, ginagamit din niya noon ang salitang “salinla- 
hi” upang tumukoy sa mga tao na ang buhay ay 
maiuugnay sa inihulang mga pangyayari sa pana- 
hon ng kaniyang pagkanaririto.---Mat 24. 


SALISA. Isang “lupain” o distrito na binagtas ni 
Saul noong hinahanap niya ang mga asnong babae 
ng kaniyang ama. (1Sa 9:3, 4) Malamang na nasa 
pook na ito ng Baal-salisa. (2Ha 4:42) Ipinapalagay 
na ang huling nabanggit na lugar ay ang Kafr 
Thulth, na mga 20 km (12 mi) sa HK ng Gilgal. 
--Tingnan ang BAAL-SALISA. 


SALITA, ANG. Sa Kasulatan, ang terminong 
“salita” ay kalimitan nang salin ng mga salitang He- 
breo at Griego na da-var' at lo'gos. Sa karamihan ng 
mga kaso, ang mga salitang ito ay tumutukoy sa 
isang buong diwa, pananalita, o pangungusap sa 
halip na sa isa lamang indibiduwal na termino o yu- 
nit ng pananalita. (Sa Griego, ang 'iisang salita” ay 
ipinahahayag ng rhe'ma [Mat 27:14], bagaman ma- 
aari rin itong mangahulugan ng isang pananalita 
o bagay na sinabi.) Anumang mensahe mula sa 
Maylalang, gaya niyaong binigkas sa pamamagitan 
ng isang propeta, ay “salita ng Diyos.” Sa ilang tala- 
ta, ang Lo'gos (nangangahulugang “Salita”) ay isang 
titulo na ibinigay kay Jesu-Kristo. 

Ang Salita ng Diyos. “Ang salita ni Jehova” 
ay isang pananalita na daan-daang ulit na lumili- 
taw sa Kasulatan, bagaman nagkakaiba-iba nang 
bahagya ang mga ito. Sa pamamagitan ng “salita 
ni Jehova” ay nalalang ang langit. Sinabi ng Diyos 
ang salita at ito ay nangyari. “Ang Diyos ay nagpa- 
simulang magsabi: ‘Magkaroon ng liwanag.’ Sa ga- 
yon ay nagkaroon ng liwanag.” (Aw 33:6, Gen 1:3) 
Hindi ito dapat unawain na si Jehova mismo ay 
walang ginagawa. (Ju 5:17) Bagaman totoo na 
mayroon siyang laksa-laksang anghel na tumutu- 
gon sa kaniyang salita at nagsasagawa ng kalooban 
niya.--Aw 103:20. 

Ang mga nilalang, may buhay at walang buhay, 
ay sakop ng salita ng Diyos, at maaari niyang gami- 
tin ang mga ito upang isagawa ang kaniyang mga 
layunin. (Aw 103:20, 148:8) Ang kaniyang salita 
ay maaasahan, gayundin, anumang ipinangako ng 
Diyos ay hindi niya nakakaligtaang gawin. (Deu 9:5; 
Aw 105:42-45) Gaya ng sinabi niya mismo, ang ka- 
niyang salita ay “mananatili hanggang sa panahong 
walang takda”: hinding-hindi ito babalik hangga't 
hindi nito naisasagawa ang layunin para rito.---Isa 
40:8: 55:10, 11, 1Pe 1:25. 

Si Jehova ay isang Diyos na nakikipagtalastasan, 
sapagkat sa iba't ibang paraan ay isinisiwalat niya 


SALITA, ANG 


sa kaniyang mga nilalang kung ano ang kaniyang 
kalooban at mga layunin. Ang mga salita ng Diyos 
ay sinalita, walang alinlangang sa pamamagitan ng 
isang anghel, sa mga taong gaya nina Adan, Noe, at 
Abraham. (Gen 3:9-19: 6:13, 12:1) Kung minsan, 
gumagamit siya ng mga taong banal tulad nina 
Moises at Aaron upang ihayag ang kaniyang mga 
layunin. (Exo 5:1) Sa diwa, ang “bawat salita” na ini- 
utos ni Moises sa Israel ay salita ng Diyos sa kanila. 
(Deu 12:32) Nagsalita rin ang Diyos sa pamamagi- 
tan ng bibig ng mga propetang gaya nina Eliseo at 
Jeremias, at mga propetisang gaya ni Debora.---2Ha 
7:1, Jer 2:1, 2; Huk 4:4-7. 

Mula noong panahon ni Moises patuloy, ang ma- 
rami sa mga utos ng Diyos ay ipinasulat. Ang Deka- 
logo, karaniwang tinatawag na Sampung Utos at ki- 
lala sa Hebreong Kasulatan bilang “ang Sampung 
Salita,” ay unang inihatid nang bibigan at nang 
maglaon ay isinulat ng daliri ng Diyos' sa mga tap- 
yas na bato. (Exo 31:18, 34:28, Deu 4:13) Sa Deute- 
ronomio 5:22, ang mga utos na ito ay tinawag na 
‘mga Salita.'--Tingnan ang SAMPUNG SALITA. 

Sa ilalim ng pagkasi ng Diyos, sumulat si Josue ng 
karagdagang ‘mga salita sa aklat ng kautusan ng 
Diyos,' gayundin ang iba pang mga tapat na manu- 
nulat ng Bibliya. (Jos 24:26, Jer 36:32) Nang magla- 
on, ang lahat ng gayong mga akda ay tinipon at na- 
ging ang tinatawag na Sagradong Kasulatan o Banal 
na Bibliya. Sa ngayon, kabilang sa “lahat ng Kasula- 
tan... [na] kinasihan ng Diyos" ang lahat ng kano- 
nikal na aklat ng Bibliya. (2Ti 3:16, 2Pe 1:20, 21) Sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang kinasihang 
salita ng Diyos ay kadalasang tinutukoy lamang bi- 
lang 'ang salita. —San 1:22, 1Pe 2:2. 

Maraming pananalita ang singkahulugan ng sali- 
ta ng Diyos. Halimbawa, sa Awit 119, kung saan 
may mahigit sa 20 pagtukoy sa “(mga) salita” ni 
Jehova, ang mga singkahulugan nito ay masu- 
sumpungan sa matulaing mga paralelismo---mga 
terminong gaya ng kautusan, paalaala, pag-uutos, 
tuntunin, utos, hudisyal na pasiya, batas, at panana- 
lita ni Jehova. Ipinakikita rin nito na ang ekspre- 
syong “salita” ay nangangahulugan ng isang kum- 
pletong diwa o mensahe. 

Inilalarawan din ang salita ng Diyos sa maraming 
iba pang paraan na nagbibigay rito ng malawak na 
saklaw at ng kahulugan. Ito “ang ‘salita’ [o “panana- 
lita” (rhe'ma)] ng pananampalataya” (Ro 10:8, Int), 
ang “salita [o mensahe (anyo ng lo g0s)] ng katuwi- 
ran” (Heb 5:13), at “ang salita ng pakikipagkasundo" 
(2Co 5:19). Ang salita o mensahe ng Diyos ay tulad 
ng “binhi,” na kung maitatanim sa mabuting lupa 
ay magluluwal ng maraming bunga (Luc 8:11-15), 
ang mga pananalita niya ay sinasabi ring “mabilis 
na tumatakbo. ”--Aw 147:15. 


SALITA, ANG 


Mga Mangangaral at mga Guro ng Salita. 
Ang pinakadakilang tagapagpaliwanag at tagapag- 
taguyod ng kinasihang salita ng katotohanan ni Je- 
hova ay ang Panginoong Jesu-Kristo. Lubhang na- 
mangha ang mga tao sa kaniyang mga paraan ng 
pagtuturo (Mat 7:28, 29: Ju 7:46), gayunma'y hindi 
niya inangkin ang anumang kapurihan kundi sinabi 
niya, “ang salita na inyong naririnig ay hindi akin, 
kundi sa Ama na nagsugo sa akin.” (Ju 14:24, 17:14: 
Luc 5:1) Ang tapat na mga alagad ni Kristo ay ya- 
ong mga nanatili sa kaniyang salita, at ito naman 
ang nagpalaya sa kanila mula sa kawalang-alam, 
pamahiin, at takot, at mula rin sa pagkaalipin sa ka- 
salanan at kamatayan. (Ju 8:31, 32) Madalas, kinai- 
langang makipagkatuwiranan ni Jesus sa mga Pa- 
riseo, sapagkat pinawalang-bisa ng kanilang mga 
tradisyon at turo “ang salita [o kapahayagan] ng 
Diyos."--Mat 15:6, Mar 7:13. 

Higit pa ang nasasangkot kaysa sa basta pakikinig 
sa ipinangaral na salita ng Diyos. Kailangan din ang 
pagtugon at pagsunod sa mensaheng iyon. (Luc 
8:21: 11:28, San 1:22, 23) Pagkatapos na lubusang 
masanay para sa ministeryo, sinunod ng mga apos- 
tol at mga alagad ang salita at sila mismo ay nanga- 
ral at nagturo. (Gaw 4:31, 8:4, 14: 13:7, 44: 15:36, 
18:11: 19:10) Bilang resulta, “ang salita ng Diyos ay 
patuloy na lumago, at ang bilang ng mga alagad ay 
patuloy na dumami.'--Gaw 6:7, 11:1, 12:24, 13:5, 
49; 19:20. 

Ang mga apostol at ang kanilang mga kasamahan 
ay hindi naging mga tagapaglako ng Kasulatan, 
gaya ng ginawa ng mga bulaang pastol. Ang ipina- 
ngaral nila ay ang tumpak at di-nabantuang men- 
sahe ng Diyos. (2Co 2:17, 4:2) Sinabi ng apostol na 
si Pablo kay Timoteo: “Gawin mo ang iyong buong 
makakaya na iharap sa Diyos ang iyong sarili bilang 
sinang-ayunan, manggagawa na walang anumang 
ikinahihiya, na ginagamit nang wasto ang salita 
ng katotohanan.” Bukod diyan, inutusan si Timoteo: 
“ITpangaral mo ang salita, maging apurahan ka rito 
sa kaayaayang kapanahunan, sa maligalig na kapa- 
nahunan.” (2Ti 2:15, 4:2) Pinayuhan din ni Pablo 
ang mga Kristiyanong asawang babae na ingatan 
ang kanilang paggawi, “upang ang salita ng Diyos 
ay hindi mapagsalitaan nang may pang-aabuso.” 
-Tit 2:5. 

Mula noong panahong kontrahin ng Diyablo ang 
sinabi ng Diyos sa hardin ng Eden, nagkaroon ng 
maraming satanikong kalaban ang salita ng Diyos. 
Maraming tao ang nagtaguyod sa salita ng Diyos at 
pinatay dahil dito, gaya ng pinatototohanan kapuwa 
ng hula ng Bibliya at ng kasaysayan. (Apo 6:9) Ipi- 
nakikita rin ng kasaysayan na hindi napahinto ng 
pag-uusig ang paghahayag ng salita ng Diyos.---Fil 
1:12-14, 18, 2Ti 2:9. 


1054 


Ang Kapangyarihan ng Salita at Espiritu ng 
Diyos. Ang salita ng Diyos ay may napakalaking 
kapangyarihan sa mga dumirinig nito. Nanganga- 
hulugan ito ng buhay. Sa ilang, itinanghal ng Diyos 
sa Israel na “hindi sa tinapay lamang nabubuhay 
ang tao kundi sa bawat pananalita sa bibig ni Jeho- 
va ay nabubuhay ang tao.” (Deu 8:3; Mat 4:4) Ito 
ang “salita ng buhay.” (Fil 2:16) Sinalita ni Jesus ang 
mga salita ng Diyos, at sinabi niya: “Ang mga pana- 
nalitang [rhe'mata] sinalita ko sa inyo ay espiritu at 
buhay. ”--Ju 6:63. 

Sumulat ang apostol na si Pablo: “Ang salita 
[o mensahe (l0'g0s)] ng Diyos ay buhay at may la- 
kas at mas matalas kaysa sa anumang tabak na may 
dalawang talim at tumatagos maging hanggang sa 
paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, at ng mga ka- 
sukasuan at ng kanilang utak sa buto, at may kaka- 
yahang umunawa ng mga kaisipan at mga intensi- 
yon ng puso.” (Heb 4:12) Naaabot nito ang puso at 
isinisiwalat nito kung ang isa ay aktuwal na na- 
mumuhay ayon sa tamang mga simulain.--1Co 
14:23-25. 

Ang salita ng Diyos ay katotohanan at maaaring 
magpabanal sa isa upang makapaglingkod siya sa 
Diyos. (Ju 17:17) Maaari itong makapagparunong at 
makapagpaligaya sa isang tao, maaari nitong isaga- 
wa ang anumang gawain na nilayon ng Diyos para 
rito. (Aw 19:7-9, Isa 55:10, 11) Maaari nitong lubu- 
sang sangkapan ang isang tao para sa bawat mabu- 
ting gawa at matutulungan siya nito na madaig ang 
isa na balakyot.--2Ti 3:16, 17; ihambing ang 1Ju 
2:14. 

Ganito ang sinabi tungkol sa pangangaral ni Je- 
sus: “Pinahiran siya ng Diyos ng banal na espiritu at 
kapangyarihan, at lumibot siya sa lupain na guma- 
gawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat niyaong 
mga sinisiil ng Diyablo, sapagkat ang Diyos ay su- 
masakaniya.” (Gaw 10:38) Ang apostol na si Pablo 
ay nakakumberte ng mga tao, maging ng mga pa- 
gano, “hindi sa mapanghikayat na mga salita ng ka- 
runungan [ng mga tao] kundi sa pagtatanghal ng 
espiritu at kapangyarihan.” (1Co 2:4) Ang mga sali- 
tang binigkas niya sa pamamagitan ng banal na es- 
piritu ng Diyos, salig sa Kasulatan, na Salita ng 
Diyos, ay naging napakamakapangyarihan para sa 
pagkumberte. Sinabi niya sa kongregasyon sa Te- 
salonica: “Ang mabuting balita na aming ipina- 
ngangaral ay hindi dumating sa gitna ninyo sa 
pamamagitan lamang ng pananalita kundi sa pa- 
mamagitan din ng kapangyarihan at sa pamamagi- 
tan ng banal na espiritu at matibay na pananalig.” 
—1Te 1:5. 

Dumating si Juan na Tagapagbautismo “taglay 
ang espiritu at kapangyarihan ni Elias.” Tinaglay 
niya ang “espiritu” ni Elias, samakatuwid nga, ang 


1055 


sigla at puwersa nito. Pinatnubayan din si Juan ng 
espiritu ni Jehova, anupat sinalita niya ang mga sa- 
lita ng Diyos, mga salitang may malakas na kapang- 
yarihan, siya ay naging lubhang matagumpay anu- 
pat naipanumbalik niya ang mga puso ng mga ama 
sa mga anak at ang mga masuwayin tungo sa prak- 
tikal na karunungan ng mga matuwid, upang ihan- 
da para kay Jehova ang isang nakahandang bayan." 
—luc 1:17. 

Dahil dito, hindi dapat maliitin ang mensahe ng 
mabuting balita mula sa Salita ng Diyos, ang Bibli- 
ya. Ang mga salitang ito ay mas makapangyarihan 
kaysa sa anumang salita na kayang kathain o bigka- 
sin ng mga tao. Pinapurihan ang sinaunang mga 
taga-Berea dahil “maingat nilang sinuri ang Kasula- 
tan” upang tingnan kung ang itinuro ng isang apos- 
tol ay tama. (Gaw 17:11) Palibhasa'y nagsasalita 
ng makapangyarihang Salita ng Diyos, ang mga 
ministro ng Diyos ay pinasisigla at sinusuporta- 
han ng “kapangyarihan ng banal na espiritu. ”---Ro 
15:13, 19. 

“Ang Salita” Bilang Isang Titulo. Sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, lumilitaw rin “ang Sa- 
lita” (sa Gr., ho Logos) bilang isang titulo. (Ju 1:1, 
14: Apo 19: 13) Ipinakilala ng apostol na si Juan kung 
kanino ang titulong ito, samakatuwid nga, kay Je- 
sus, anupat itinalaga sa kaniya ang gayong titulo 
hindi lamang noong panahon ng kaniyang minister- 
yo sa lupa bilang isang taong sakdal kundi kahit no- 
ong umiiral siya bilang espiritu bago siya naging tao 
at noong maitaas na siya sa langit. 

“Ang Salita ay isang diyos.” May kinalaman 
sa pag-iral ng Anak bago siya naging tao, sinabi ni 
Juan: “Nang pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay 
kasama ng Diyos, at ang Salita ay isang diyos.” (Ju 
1:1, NW) Ang King James Version at ang Douay 
Version ay kababasahan: “Nang pasimula ay ang Sa- 
lita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita 
ay Diyos.” Kung ibabatay rito, waring ang Salita ay 
siya ring Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, sa- 
mantalang ipinakikita naman ng unang salin, ya- 
ong nasa Bagong Sanlibutang Salin, na ang Salita ay 
hindi ang Diyos, ang Diyos na Makapangyarihan- 
sa-lahat, kundi isa na makapangyarihan o isang 
diyos. (Maging ang mga hukom ng sinaunang Isra- 
el, na humawak ng malaking kapangyarihan sa 
bansa, ay tinawag na “mga diyos.” [Aw 82:6; Ju 
10:34, 3b]) Ang totoo, sa tekstong Griego, ang pa- 
manggit na pantukoy na ho, “ang,” ay lumilitaw 
sa unahan ng unang “Diyos,” samantalang walang 
pantukoy sa unahan ng ikalawa. 

Makatutulong ang iba pang mga salin upang ma- 
kuha ang wastong pangmalas hinggil dito. Ang in- 
terlinear at salita-por-salitang salin ng Griegong 
salin sa Emphatic Diaglott ay kababasahan: “Sa pa- 


SALITA, ANG 


simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng 
Diyos, at isang diyos ang Salita.” Ang kalakip na 
teksto sa Diaglott ay gumagamit ng malaking titik 
at pinaliit na malalaking titik para sa unang pagli- 
taw ng “Diyos,” at ng inisyal na malaki at maliliit na 
titik naman para sa ikalawang paglitaw ng “Diyos” 
sa pangungusap: “Nang Pasimula ay ang Logos, at 
ang Locos ay kasama ng Diyos, at ang LoGos ay 
Diyos.” 

Sinusuhayan ng mga saling ito na si Jesus, ya- 
mang Anak ng Diyos at ang isa na ginamit ng Diyos 
sa paglalang ng lahat ng iba pang bagay (Col 1:15- 
20), ay tunay na isang “diyos,” isa na makapangya- 
rihan at nagtataglay ng kapangyarihan, ngunit hin- 
di ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Ganito 
ring pangmalas ang ipinakikita ng ibang mga salin. 
Ang The New English Bible ay nagsasabi: “At kung 
ano ang Diyos, gayundin ang Salita.” Ang salitang 
Griego na isinaling “Salita” ay Lo'gos, kaya naman 
ang salin ni Moffatt ay kababasahan: “Ang Logos 
ay tulad-Diyos [divine]. Ang American Transla- 
tion ay kababasahan: “Ang Salita ay tulad-Diyos 
[divine].” Ang iba pang mga salin, ng mga Ale- 
mang tagapagsalin naman, ay gaya ng sumusu- 
nod. Ni Böhmer: “Iyon ay mahigpit na nakalakip 
sa Diyos, 00, iyon mismo ay may pagkadiyos.” Ni 
Stage: “Ang Salita mismo ay may pagkadiyos.” Ni 
Menge: “At Diyos (= may pagkadiyos) ang Salita.” 
At ni Thimme: “At isang uri ng Diyos ang Salita.” Pi- 
natitingkad ng lahat ng saling ito ang katangian ng 
Salita, hindi ang pagiging iisa ng Salita at ng ka- 
niyang Ama, ang Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat. Yamang siya ay Anak ng Diyos na Jehova, ti- 
yak na mayroon siyang tulad-Diyos na katangian. 
--Col 2:9, ihambing ang 2Pe 1:4, kung saan ipina- 
ngangakong magkakaroon ng “tulad-Diyos na kali- 
kasan” ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. 

Ang The Four Gospels--A New Translation, ni 
Propesor Charles Cutler Torrey (ika-2 ed., 1947), ay 
nagsasabi: “Nang pasimula ay ang Salita, at ang Sa- 
lita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay diyos. Nang 
kasama siya ng Diyos noong pasimula, ang lahat ng 
bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, kung wala 
siya, walang nilalang na bagay ang umiral.” (Ju 1:1- 
3) Pansinin na ang terminong lumalarawan sa Sali- 
ta ay hindi ginamitan ng inisyal na malaking titik, 
samakatuwid nga, ang “diyos.” 

Ang Salitang ito, o Logos, ang tanging tuwirang 
nilalang ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, at 
maliwanag na ang matalik na kasamahan ng Diyos 
na kausap Niya nang Kaniyang sabihin: “Gawin natin 
ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wa- 
ngis.” (Gen 1:26) Kaya naman nagpatuloy si Juan, 
anupat sinabi: “Ang isang ito nang pasimula ay ka- 
sama ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay umiral sa 


SALLU 


pamamagitan niya, at kung hiwalay sa kaniya ay 
walang isa mang bagay ang umiral.”--Ju 1:2, 3. 

Malinaw na ipinakikita ng ibang mga kasulatan 
na ang Salita ay ahente ng Diyos anupat ginamit na 
tagapamagitan upang pairalin ang lahat ng iba pang 
bagay. May “iisang Diyos ang Ama, na pinagmulan 
ng lahat ng bagay, .. . at may iisang Panginoon, si 
Jesu-Kristo, na ang lahat ng bagay ay sa pamama- 
gitan niya.” (1Co 8:6) Ang Salita, na Anak ng Diyos, 
ay “pasimula ng paglalang ng Diyos,” anupat sa 
ibang talata ay inilalarawan siya bilang “ang panga- 
nay sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan 
niya ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa la- 
ngit at sa ibabaw ng lupa.”---Apo 3:14: Col 1:15, 16. 

Ministeryo sa lupa at pagluwalhati sa la- 
ngit. Pagsapit ng takdang panahon ay nagkaro- 
on ng pagbabago. Nagpaliwanag si Juan: “Kaya 
ang Salita ay naging laman at tumahan sa gitna na- 
tin [bilang ang Panginoong Jesu-Kristo], at nakita 
natin ang kaniyang kaluwalhatian, isang kaluwal- 
hatian na gaya ng sa isang bugtong na anak mula 
sa isang ama.” (Ju 1:14) Sa pamamagitan ng pagi- 
ging laman, ang Salita ay nakita, narinig, at nahipo 
ng aktuwal na mga saksi sa lupa. Sa ganitong para- 
an, posibleng tuwirang makausap at makasama ng 
mga taong laman “ang salita ng buhay,” na, sabi ni 
Juan, “buhat pa nang pasimula, na narinig namin, 
na nakita namin ng aming mga mata, na buong- 
ingat naming minasdan at nahipo ng aming mga 
kamay.”--1Ju 1:1-3. 

Patuloy na tinaglay ng niluwalhating Panginoong 
Jesu-Kristo ang titulong “ang Salita,” gaya ng bina- 
banggit sa Apocalipsis 19:11-16. Sa isang pangitain 
tungkol sa langit, sinabi ni Juan na nakita niya ang 
isang kabayong puti na ang nakasakay ay tinatawag 
na “Tapat at Totoo,” “Ang Salita ng Diyos": at “sa ka- 
niyang panlabas na kasuutan, maging sa kaniyang 
hita, ay may pangalan siyang nakasulat, Hari ng 
mga hari at Panginoon ng mga panginoon.” 

Kung bakit ang Anak ng Diyos ay tinatawag 
na “ang Salita.” Kadalasan, ang isang titulo ay 
naglalarawan sa gawain o tungkulin ng nagtatag- 
lay nito. Gayon ang kaso ng titulong Kal-Hatze, 
nangangahulugang “ang tinig o salita ng hari,” na 
ibinigay sa isang opisyal ng Abyssinia. Batay sa 
mga paglalakbay ni James Bruce mula 1768 hang- 
gang 1773, inilalarawan niya ang mga tungkulin ng 
Kal-Hatze gaya ng sumusunod. Tumatayo ito sa tabi 
ng isang bintanang may kurtina na sa kabilang pa- 
nig niyaon, bagaman di-nakikita, ang hari ay nag- 
sasalita sa opisyal na ito. Pagkatapos ay itinatawid 
naman nito ang mensahe sa mga tao o partidong 
nasasangkot. Sa gayon, ang Kal-Hatze ay gumaga- 
nap bilang salita o tinig ng hari ng Abyssinia. 


1056 


- Travels to Discover the Source of the Nile, London, 
1790, Tomo III, p. 265; Tomo IV, p. 76. 

Alalahanin din na inatasan ng Diyos si Aaron bi- 
lang salita o “bibig” ni Moises, anupat sinabi Niya: 
“Magsasalita siya sa bayan para sa iyo, at mangya- 
yari nga na siya ay magiging parang bibig sa iyo, at 
ikaw ay magiging parang Diyos sa kaniya.”---Exo 
4:16. 

Sa katulad na paraan, ang panganay na Anak ng 
Diyos ay walang alinlangang naging parang Bibig, 
o Tagapagsalita, ng kaniyang Ama, ang dakilang 
Haring Walang Hanggan. Siya ang Salitang taga- 
pagpatalastas ng Diyos para sa paghahatid ng mga 
impormasyon at mga tagubilin sa ibang mga espi- 
ritu at taong anak ng Maylalang. Makatuwirang isi- 
pin na bago pumarito si Jesus sa lupa, ginamit ng 
Diyos ang Salita bilang kaniyang anghelikong taga- 
pagsalita sa maraming pagkakataon na nakipagta- 
lastasan Siya sa mga tao. (Gen 16:7-11: 22:11, 31:11, 
Exo 3:2-5, Huk 2:1-4; 6:11, 12; 13:3) Yamang ang 
anghel na pumatnubay sa mga Israelita sa ilang ay 
"may pangalan ni Jehova, maaaring siya ang Anak 
ng Diyos, ang Salita.--Exo 23:20-23, tingnan ang 
JESU-KRISTO (Pag-iral Bago Naging Tao). 

Upang ipakita na patuloy siyang naglilingkod bi- 
lang Tagapagsalita, o Salita, ng kaniyang Ama no- 
ong panahon ng ministeryo niya sa lupa, sinabi ni 
Jesus sa kaniyang mga tagapakinig: “Hindi ako nag- 
salita udyok ng aking sarili, kundi ang Ama na nag- 
sugo sa akin ang mismong nagbigay sa akin ng utos 
kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasalitain. 
... Samakatuwid ang mga bagay na aking sinasali- 
ta, kung paanong ang mga iyon ay sinabi sa akin ng 
Ama, gayon ko rin sinasalita ang mga iyon.”--Ju 
12:49, 50; 14:10, 7:16, 17. 


SALLU. 


1. Isang Benjamitang tumatahan sa Jerusalem 
na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon: anak ni Me- 
sulam.--1Cr 9:3, 7: Ne 11:7. 

2. Isang makasaserdoteng ulo ng pamilya na 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel. (Ne 
12:1, 7) Sa Nehemias 12:20, sa talaan ng mga sam- 
bahayan sa panig ng ama nang dakong huli, ang pa- 
ngalang Salai ay lumilitaw sa katumbas na dako. 


SALMA. 

1. Inapo ni Juda at ninuno ni David. (1Cr 2:3-5, 
9-15) Tinatawag din siyang Salmon.--Ru 4:12, 18- 
22, Luc 3:32, tingnan ang SALMON. 

2. Ninuno niyaong mga namayan sa mga lugar 
na gaya ng Betlehem, Netopa, at Atrot-bet-joab. 
(1Cr 2:51, 54) Si Salma ay isang anak ni Hur sa Ca- 
lebitang sanga ng talaangkanan ni Juda.— 1Cr 2:4, 
5, 9, 18, 19, 50, 51. 


1057 


SALMAI. Isa sa mga Netineo na ang mga ina- 
po ay bumalik sa Jerusalem noong 537 B.C.E.---Ezr 
2:1, 2, 43, 46, Ne 7:48. 


SALMAN [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “makipagpayapaan, magbayad: gu- 
manti”]. Ang mananamsam sa bahay ni Arbel na 
binanggit ni Oseas nang humula ito laban sa wa- 
lang-pananampalatayang hilagang kaharian ng Is- 
rael. Bagaman hindi binabanggit si Salman ni si Ar- 
bel sa ibang bahagi ng Bibliya, ipinahihiwatig ng 
nagkataon ngunit mariing pagtukoy ni Oseas sa ka- 
nila na ang insidente ay sariwa pa sa isipan ng ka- 
niyang mga tagapakinig.---Os 10:14. 

Isang inskripsiyon ni Tiglat-pileser III sa isang gu- 
sali ang tumutukoy sa isang prinsipe ng Moab na 
nagngangalang Salamanu, ngunit walang maka- 
saysayang saligan upang iugnay siya sa pananam- 
sam sa Israel.--Ancient Near Eastern Texts, inedit 
ni J. Pritchard, 1974, p. 282. 

Dahil dito, ang Salman ay karaniwang ipinapala- 
gay na isang pinaikling anyo ng “Salmaneser,” na 
pangalan ng limang Asiryanong hari. Malamang na 
si Salmaneser V ang taong tinutukoy rito, sapagkat 
nang papatapos na ang yugto ng panghuhula ni 
Oseas, sinalakay ni Salmaneser V ang Israel at ki- 
nubkob ang Samaria. 


SALMANESER [mula sa wikang Akkadia- 
no, nangangahulugang “Si Shulman [isang diyos 
ng mga Asiryano] ay Nakahihigit”]. Limang iba't 
ibang Asiryanong monarka ang nagtaglay ng gani- 
tong pangalan, gayunman, lumilitaw na dalawa la- 
mang sa mga ito ang nagkaroon ng tuwirang paki- 
kipag-ugnayan sa Israel: si Salmaneser II at si 
Salmaneser V. Tanging ang huling nabanggit ang 
aktuwal na lumitaw sa ulat ng Bibliya. 

1. Si Salmaneser II ang humalili sa kaniyang 
amang si Ashurnasirpal Il sa trono ng Asirya. 
Sa isang inskripsiyon ay tinutukoy niya ang kani- 
yang sarili bilang “ang hari ng daigdig, ang haring 
walang karibal, ang “Dakilang Dragon, ang (ta- 
nging) kapangyarihan sa loob ng (apat na) hangga- 
nan (ng lupa).” (Ancient Near Eastern Texts, inedit 
ni J. Pritchard, 1974, p. 276) Ipinapalagay na nama- 
hala siya sa loob ng mga 35 taon. Lumilitaw na ang 
31 sa mga taong iyon ay ginugol sa mga kampan- 
yang pakikipagdigma upang panatilihin at palawa- 
kin ang pinamumunuan ng Asirya. Nagsagawa si 
Salmaneser III ng paulit-ulit na paglusob sa K laban 
sa mga kahariang Arameano sa Sirya. 

Ang Kaniyang Inskripsiyon na Diumano'y 
Bumabanggit kay Ahab. Sa Monolith Inscrip- 
tion ni Salmaneser III, ay may paglalarawan tungkol 
sa pagbabaka sa Karkar (malapit sa Hamat sa Libis 


SALMANESER 


ng Orontes), na ipinakipaglaban noong ikaanim na 
taon ng paghahari ni Salmaneser. Nakipagbaka roon 
ang mga Asiryano sa isang kaaway na koalisyon ng 
12 hari, karamihan ay mga Siryano. Gayunman, sa 
talaan ay lumilitaw ang isang tinatawag na A-ha- 
ab-bu "etSir-'i-la-a-a. Ang pangalang ito ay laging 
isinasalin bilang “Ahab na Israelita” sa makabagong 
mga reperensiyang akda. (Tingnan ang Ancient 
Near Eastern Texts, p. 279.) Minamalas ng karami- 
han na ang pakikibahagi ni Ahab sa pagbabaka bi- 
lang isang kaalyado ng mga Siryano ay isang kato- 
tohanang tinatanggap ng lahat. Gayunman, walang 
binabanggit ang Bibliya tungkol sa gayong pangya- 
yari, at sa kabila ng waring pagkakatulad ng mga 
pangalang ito, may mabibigat na dahilan upang 
pag-alinlanganan ang pag-uugnay kay A-ha-ab-bu 
matSir-'i-la-a-a kay Ahab ng Israel. Ang Encyclopee- 
dia Biblica (London, 1899, Tomo I, tud. 91) ay nag- 
sasabi: “Ang pangalan ni Ahabbu Sirlai, na gaya ng 
tinatanggap na ngayon ng karamihan sa mga isko- 
lar, ay maaari lamang mangahulugang Ahab ng Is- 
rael (o, gaya ng inaakala ni Hommel, ng Jezreel.” 
(Amin ang italiko.) Ipinakikita nito na dati, ang pag- 
uugnay na iyon ay hindi karaniwang tinatanggap na 
gaya ngayon, at ipinakikita rin nito na ang pagsa- 
salin sa "#Sir-'i-la-a-a bilang “Israelita” ay pinag- 
alinlanganan din. Mapapansin na hindi ”#Sir-'i-la- 
a-a ang terminong ginagamit sa ibang bahagi ng 
mga inskripsiyong Asiryano upang tumukoy sa hi- 
lagang kaharian ng Israel. Sa iba pang mga inskrip- 
siyong Asiryano noong panahong iyon, ang lupaing 
iyon ay tinutukoy alinman sa pangalan ng kabisera 
nito na Samaria (Sa-me-ri-na sa mga inskripsiyon) 
o bilang Bit Hu-um-ri-ia (lupain ni Omri), isang pa- 
nanalita na ginagamit pa rin isang siglo pagkama- 
tay ni Omri.--- Ancient Near Eastern Texts, p. 284, 
285. 

Ipinakikita ng mga inskripsiyon ni Salmaneser 
na noong ika-18 taon ng kaniyang pamamahala, 
o 12 taon pagkatapos ng pagbabaka sa Karkar, naki- 
paglaban siya kay Hazael ng Damasco at ipinakikita 
rin nito na: “Noong panahong iyon ay tinanggap ko 
ang tributo ng mga tumatahan sa Tiro, Sidon, at ni 
Jehu, anak ni Omri.” (Ancient Near Eastern Texts, 
p. 280) Kaya, ang pag-uugnay kay A-ha-ab-bu kay 
Haring Ahab ay lilikha ng pagsasalungatan sa kro- 
nolohiya ng Bibliya, na nagpapakitang sa pagitan ng 
pagkamatay ni Ahab at ng paghahari ni Jehu ay 
may yugtong humigit-kumulang sa 14 na taon, na 
sumasaklaw sa mga paghahari nina Ahazias at Je- 
horam. (1Ha 22:51, 2Ha 3:1) Bagaman inilalagay 
ng karamihan sa mga komentarista ang diumano'y 
pagsali ni Ahab sa alyansang Siryano sa pagtatapos 
ng kaniyang paghahari, hindi pa rin ito katugma ng 
balangkas ng kronolohiya ng Bibliya. Palibhasa'y ki- 
nikilala ang suliraning ito, iminumungkahi ng mga 


SALMANESER 


iskolar na sina Kamphausen at Kittel na ang panga- 
lan ni Ahab ay naipagkamali sa pangalan ni Jeho- 
ram sa mga rekord ng Asirya. (Dictionary of the Bi- 
ble ni Hastings, 1904, Tomo I, p. 53) Gayunman, 
walang rekord sa Bibliya ng gayong pakikibahagi ni 
Jehoram sa pagbabaka sa Karkar. 

Mahirap ding ipaliwanag kung bakit makikiisa si 
Ahab sa mortal na mga kaaway ng Israel sa gayong 
koalisyon. Kaya ang The Encyclopedia Americana 
(1956, Tomo I, p. 269) ay nagsasabi, “Masusumpu- 
ngan natin [si Ahab] na kakatwang may pakikipag- 
alyansa sa kaniyang matagal nang kaaway na si 
Benhadad laban kay Salmaneser ng Asirya, baga- 
man maaaring ipalagay ng isa na malulugod siyang 
makitang nagapi na si Benhadad, at ang Asirya ay 
hindi na nagbabantang panganib.” Katatapos pa la- 
mang makipaglaban ni Ahab sa dalawang digmaan 
laban sa mga Siryano, at bagaman may maikling 
yugto na walang labanan sa pagitan ng Israel at Sir- 
ya, nang ikatlong taon ng yugtong iyon ay nakipag- 
laban si Ahab sa isang pangwakas na pakikipagba- 
ka sa kanila, anupat namatay siya. (1Ha 22:1-4, 
34-37) Hindi kapani-paniwala ang mga pagsisikap 
na ginawa upang ipaliwanag ang kaniyang pagpa- 
sok sa alyansang Siryano, alinman bilang isang 
nagkusang-loob na kaalyado o dahil sa pamimilit. 

Bilang huling punto, ang malaking hukbo na si- 
nasabing kay A-ha-ab-bu sa inskripsiyon ni Sal- 
maneser ay hindi kasuwato ng ipinahihiwatig ng 
Bibliya tungkol sa mga kasangkapang pandigma 
ng Israel. Si A-ha-ab-bu ay itinala na nagdala ng 
“2,000 karo,” higit pa kaysa sa alinman sa iba pang 
mga hari sa alyansa. Palibhasa'y nakikita ang suli- 
ranin dito, lalo pang pinalub- 
ha ng mga tagapagtaguyod 
ng pag-uugnay kay A-ha- 
ab-bu kay Haring Ahab 
ang suliranin sa pamamagi- 
tan ng pagmumungkahi ng 
isa pang kakatwang pagsa- 
nib ng mga delegasyong Ju- 
deano, taga-Tiro, Edomita, 
at maging Moabita sa mga 
hukbo ni Ahab upang pu- 
nan ang kinakailangang bi- 
lang ng mga karo. (En- 
cyclopeedia Biblica, Tomo I, 
tud. 92; The Encyclopee- 
dia Britannica, 1910, Tomo I, 
p. 429) Mapapansin na no- 
ong kaniyang paghahari, 
maging ang makapangyari- 
hang si Haring Solomon ay 
nagkaroon lamang ng 1,400 
karo.-- 1Ha 10:26. 


1058 


Dahil sa lahat ng puntong nabanggit, lumilitaw 
na talagang posible na hindi tama ang pagkakasalin 
sa A-ha-ab-bu "'Sir-'i-la-a-a bilang “Ahab na Isra- 
elita” at na marahil ay labis lamang na nasasabik 
ang mga tagapagpaliwanag ng inskripsiyon na ma- 
kitang ang pangalang iyon ay kaugnay ng isang ki- 
lalang tauhan sa kasaysayan. Mapapansin na sa ins- 
kripsiyon ding iyon ay may pagtukoy sa “Musri,” at 
bagaman ang terminong ito ay ginamit sa ibang ba- 
hagi upang tumukoy sa Ehipto, tinatanggihan ng 
mga tagapagsalin ang gayong pag-uugnay anupat 
itinuring na hindi makatuwiran at iminumungkahi 
na ang pangalang iyon ay “malamang na tumutu- 
koy sa isang bansa sa timugang Asia Minor.” (An- 
cient Near Kastern Texts, p. 279, tlb. 9) Waring may 
gayunding mabubuting dahilan upang isiping ang 
pag-uugnay ng ”“Sir- 'i-la-a-a sa Israel ay hindi ma- 
katuwiran. Maaaring sa paglipas ng panahon ay ma- 
patunayang gayon nga. 

Lumilitaw na ang pangunahing mga lider sa koa- 
lisyong Siryano na nakaharap ni Salmaneser II sa 
Karkar ay si Haring Adad-idri ng Damasco at si Ha- 
ring Irhuleni ng Hamat. Inangkin ni Salmaneser 
na nagkamit siya ng malaking tagumpay sa pagba- 
baka, ngunit hindi sapat ang resulta upang magpa- 
hintulot ng higit pang paglusob ng Asirya sa K. 
Dahil dito, may karagdagan pang mga pakikipagba- 
ka laban kay Adad-idri ng Damasco na itinala no- 
ong sumunod na mga taon. 

Mga Inskripsiyon may Kaugnayan Kina Ha- 
zael at Jehu. Bilang katuparan ng hula ni Jehova 
sa pamamagitan ni Eliseo, pinatay ni Hazael, na ta- 
gapangasiwa sa sambahayan ni Haring Ben-hadad 


Na UA 


Wag 


Ang obelisko ni Salmaneser kung saan makikita si Jehu (o malamang 
ay ang kinatawan niya) na nagbabayad ng tributo sa Asiryanong hari 


1059 


ng Damasco, ang kaniyang amo at siya ang naging 
hari, malamang na sa pagtatapos ng paghahari ni 
Haring Jehoram (mga 917-905 B.C.E.). (2Ha 8:7-15) 
Isang inskripsiyon ni Salmaneser III ang nagpapatu- 
nay nito, na nagsasabi: “Si Hadadezer [/Adad-idri, 
maliwanag na si Ben-hadad II ng Damasco] (mismo) 
ay namatay. Inagaw ni Hazael, isang karaniwang 
mamamayan (sa literal: anak ng isang taong wa- 
lang halaga), ang trono.” Ang mga pakikipagbaka 
kay Hazael ay binabanggit noong ika-18 at ika-21 
mga taon ni Salmaneser, anupat ang Asiryano ang 
nagtamo ng mga tagumpay ngunit hindi kailan- 
man nakuha ang Damasco.--Ancient Near Eastern 
Texts, p. 280. 

Ang pangalan ni Haring Jehu ng Israel (mga 904- 
877 B.C.E.) ay lumilitaw rin sa Black Obelisk ni Sal- 
maneser (nasa British Museum ngayon) kasama ng 
isang relyebe na naglalarawan sa waring isang em- 
bahador ni Jehu na nakaluhod sa harap ng Asirya- 
nong hari at nagdadala rito ng mga kaloob. Ang 
inskripsiyon ay nagsasabi: “Ang tributo ni Jehu (la- 
u-a), anak ni Omri (Hu-um-ri) [nangangahulugang 
isang kahalili ni Omri], tumanggap ako mula sa ka- 
niya ng pilak, ginto, isang ginintuang mangkok na 
saplu, isang ginintuang plorera na patulis ang ila- 
lim, mga ginintuang baso, mga ginintuang timba, 
lata, isang baston para sa hari.” (Ancient Near East- 
ern Texts, p. 281) Ang tributong ito ay hindi binang- 
git sa ulat ng Bibliya may kinalaman kay Jehu, at 
bagaman ang gayong pagkilos ay posibleng ginawa 
ng Israelitang hari dahil sa mga kalagayang inilala- 
rawan sa 2 Hari 10:31-33, hindi dapat ipagpalagay 
kailanman na ang mga egotistikong Asiryanong 
monarka ay hindi marunong gumawa ng malulub- 
hang paninira, kapuwa sa kanilang mga inskripsi- 
yon at sa kanilang nililok na mga relyebe. 

2. Si Salmaneser V ang kahalili ni Tiglat-pile- 
ser Ill. May kaugnayan sa sekular na mga re- 
kord, walang gaanong nalalaman hinggil sa kani- 
yang paghahari. Lumilitaw na itinala siya bilang 
hari sa Babilonya sa loob ng limang taon sa ilalim ng 
pangalang Ululaia. (Ancient Near Eastern Texts, 
p. 272, tlb. 4) Sinisipi rin ni Josephus ang istoryador 
na si Menander na naglarawan sa isang pagkubkob 
ni Salmaneser V sa Tiro. (Jewish Antiquities, IX, 
283-287 [xiv, 2]) Maliban dito, ang Bibliya ang pa- 
ngunahing mapagkukunan ng impormasyon may 
kinalaman sa haring ito. 

Panunupil sa Israel. Noong panahon ng pag- 
hahari ni Haring Hosea ng Israel (mga 758- 
740 B.C.E.), lumusob si Salmaneser V sa Palestina at 
si Hosea ay naging kaniyang basalyo na pinatawan 
ng taunang tributo. (2Ha 17:1-3) Gayunman, nang 
maglaon ay hindi nagbayad si Hosea ng tributo at 
natuklasang nakikipagsabuwatan kay Haring So ng 


SALOME 


Ehipto. (Tingnan ang So.) Dahil dito, ikinulong ni 
Salmaneser si Hosea at pagkatapos nito ay kinubkob 
ang Samaria sa loob ng tatlong taon, anupat nang 
dakong huli ay bumagsak ang lubhang nakukuta- 
ang lunsod, at ang mga Israelita ay dinala sa pagka- 
tapon.---2Ha 17:4-6, 18:9-12, ihambing ang Os 7:11: 
Eze 23:4-10. 

Hindi espesipikong binanggit sa ulat ng Bibliya 
ang pangalan ng Asiryanong hari na bumihag sa 
Samaria nang dakong huli.---Tingnan ang SARGON. 

Nang bumagsak ang Samaria noong 740 B.C.E., 
ang 257-tabng pamamahala ng sampung-tribong 
kaharian ng Israel ay nagwakas. 


SALMON. Ang anak ng pinuno ng Juda na si 
Nason, malamang na ipinanganak noong panahon 
ng 40-taóng paglalakbay sa ilang. Napangasawa ni 
Salmon si Rahab ng Jerico, at sa kaniya ay naging 
anak ni Salmon si Boaz. Kaya naman isa siyang ka- 
wing sa linya ng angkan na patungo kina David at 
Jesus. (Bil 2:3: Ru 4:20-22, Mat 1:4, 5: Luc 3:32) Sa 
1 Cronica 2:11 ay tinatawag siyang Salma. Gayun- 
man, ang inapong ito ni Ram, si Salmon, na ang 
mga supling ay nanirahan sa Betlehem, ay hindi 
dapat ipagkamali kay Salma na binanggit sa 1 Cro- 
nica 2:51, 54 bilang ang “ama” o tagapagtayo ng 
Betlehem, sapagkat ang huling nabanggit ay isang 
inapo ng kapatid ni Ram na si Caleb.--Ihambing 
ang 1Cr 2:9, 18. 


SALMONE. Isang lungos ng Creta, karaniwang 
iniuugnay sa Cape Sidero sa S dulo ng pulo. Duma- 
an si Pablo malapit sa Salmone nang maglayag siya 
noong mga 58 C.E. patungo sa Roma para sa kani- 
yang paglilitis. Gayunman, lumilitaw na dahil sa 
malalakas na hangin, ang barko, na nagmula sa Ci- 
nido, ay hindi nakapaglayag sa H ng Creta na du- 
maraan sa timugang dulo ng Gresya patungo sa 
Roma. Palibhasa'y naipadpad ang sasakyan nang 
patimog, dumaan ito malapit sa Salmone at napro- 
tektahan laban sa hangin habang naglalayag sa 
kahabaan ng timugang baybayin ng Creta.---Gaw 
27:7. 


SALOME [malamang na mula sa salitang-ugat 
na Heb. na nangangahulugang “kapayapaan"]. 

1. Ang paghahambing ng Mateo 27:56 sa Marcos 
15:40 ay maaaring magpahiwatig na si Salome ang 
ina ng mga anak ni Zebedeo---sina Santiago at Juan, 
na mga apostol ni Jesu-Kristo. Tinutukoy ng unang 
teksto ang dalawa sa mga Maria, samakatuwid nga, 
si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago 
(na Nakabababa) at ni Joses; at kasama ng mga iyon 
ay binabanggit din nito na ang ina ng mga anak ni 
Zebedeo ay naroroon nang ibayubay si Jesus, sa- 
mantalang tinutukoy naman ng huling teksto na 


SALOT 


ang babaing kasama ng dalawang Maria ay si Sa- 
lome. 

Ayon sa gayunding mga saligan, ipinapalagay na 
si Salome ay kapatid din sa laman ni Maria, na ina 
ni Jesus. Naimungkahi ito sapagkat ang kasulatan sa 
Juan 19:25 ay bumabanggit sa dalawang Maria ring 
iyon, si Maria Magdalena at ang “asawa ni Clopas” 
(karaniwang kinikilala na ina ni Santiago na Naka- 
bababa at ni Joses), at nagsasabi rin: “Gayunman, 
sa tabi ng pahirapang tulos ni Jesus ay nakatayo 
ang kaniyang ina at ang kapatid na babae ng kani- 
yang ina.” Kung ang tekstong ito (bukod pa sa pag- 
banggit sa ina ni Jesus) ay tumutukoy sa tatlong tao 
ring iyon na binanggit nina Mateo at Marcos, ipahi- 
hiwatig nito na si Salome ay kapatid ng ina ni Jesus. 
Sa kabilang dako naman, sinasabi ng Mateo 27:55 at 
Marcos 15:40, 41 na maraming iba pang mga baba- 
ing naroroon ang dating sumama kay Jesus, at sa 
gayon ay maaaring kabilang sa mga iyon si Salome. 

Si Salome ay isang alagad ng Panginoong Jesu- 
Kristo, na kabilang sa mga babaing sumama sa 
kaniya at naglingkod sa kaniya mula sa kanilang 
mga tinatangkilik, gaya ng ipinahiwatig nina Mateo, 
Marcos, at Lucas (8:3). 

Kung tama ang pagkakilala sa kaniya bilang ina 
ng mga anak ni Zebedeo, siya ang lumapit kay Je- 
sus taglay ang kahilingan na ang kaniyang mga 
anak ay pagkaloobang maupo sa kanan at sa kaliwa 
ni Jesus sa Kaharian nito. Tinutukoy ni Mateo na 
ang ina ang siyang nagharap ng kahilingan, saman- 
talang ipinakikita ni Marcos na sina Santiago at Juan 
ang gumawa ng paghiling. Lumilitaw na ang mga 
anak na lalaking ito ang may paghahangad at inud- 
yukan nila ang kanilang ina na iharap ang kahili- 
ngan. Sinusuhayan ito ng ulat ni Mateo na, nang 
marinig ang tungkol sa kahilingan, ang iba pang 
mga alagad ay nagalit, hindi sa ina, kundi sa dala- 
wang magkapatid.---Mat 20:20-24, Mar 10:35-41. 

Sa pagbubukang-liwayway noong ikatlong araw 
pagkamatay ni Jesus, kabilang si Salome sa mga ba- 
baing pumaroon sa libingan ni Jesus upang pahiran 
ng mga espesya ang katawan nito, ngunit nadatnan 
nila ang bato na naigulong na at, sa loob ng libi- 
ngan, isang anghel na nagsabi sa kanila: “Ibinangon 
siya, wala siya rito. Tingnan ninyo! Ang dakong pi- 
naglagyan nila sa kaniya.”---Mar 16:1-8. 

2. Isang anak na babae ni Herodes Felipe at kai- 
sa-isang anak ng kaniyang inang si Herodias. Nang 
maglaon ay napangasawa ni Herodes Antipas ang 
ina ni Salome, palibhasa'y may-pangangalunyang 
kinuha ito mula sa kaniyang kapatid sa amang si Fe- 
lipe. Di-kalaunan bago ang Paskuwa 32 C.E., si An- 
tipas ay nagdaos ng isang hapunan sa Tiberias 
bilang pagdiriwang ng kaniyang kaarawan. Inanya- 
yahan niya ang prinsesang si Salome, na ngayon ay 


1060 


anak-anakan na niya, upang sumayaw sa harap ng 
mga naroroon, na binubuo ng 'kaniyang mga taong 
matataas ang katungkulan at mga kumandante ng 
militar at mga pangunahin sa Galilea.” Lubhang na- 
lugod si Herodes sa pagsasayaw ni Salome anupat 
ipinangako niyang ibibigay niya rito ang anumang 
hilingin nito--hanggang sa kalahati ng kaniyang 
kaharian. Dahil sa payo ng balakyot na ina nito, hi- 
niling ni Salome ang ulo ni Juan na Tagapagbautis- 
mo. Si Herodes, bagaman napighati, “ay nag-utos na 
ibigay iyon dahil sa kaniyang mga sumpa at dahil 
doon sa mga nakahilig na kasama niya, at nagsugo 
siya at pinapugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. At 
ang kaniyang ulo ay dinala na nasa isang bandeha- 
do at ibinigay sa dalaga, at dinala niya ito sa kani- 
yang ina.”--Mat 14:1-11: Mar 6:17-28. 

Bagaman ang kaniyang pangalan ay hindi bi- 
nanggit sa Kasulatan, naingatan ito sa mga isinulat 
ni Josephus. Inilalahad din niya na si Salome ay 
nag-asawa, ngunit hindi nagkaanak, sa tagapama- 
hala ng distrito na si Felipe, isa pang kapatid sa ama 
ni Herodes Antipas. Pagkamatay ni Felipe, ayon sa 
sinasabi sa ulat ni Josephus, napangasawa ni Salo- 
me ang kaniyang pinsang si Aristobulo at nagkaa- 
nak dito ng tatlong lalaki. 


SALOT. Ang mga salitang Hebreo na isinasalin 
bilang “salot” ay literal na nangangahulugang “pag- 
hipo,” “pananakit,” “dagok,” “pagkatalo,” at “kamata- 
yan.” Nagpasapit ang Diyos na Jehova ng mga 
dagok bilang kaparusahan sa mapaghimagsik na 
pagbubulung-bulungan (Bil 16:41-50), sa pagtang- 
ging sumunod sa kaniyang kalooban (Zac 14:12, 15, 
18), sa lapastangang paggamit sa isang bagay na 
sagrado (1Sa 5:1-6:4), sa paggalaw sa kaniyang 
mga pinahiran (Gen 12:17: Aw 105:15), at sa kawa- 
lang-katapatan o mga paglabag sa kaniyang kautu- 
san (Lev 26:21: Bil 14:36, 37: 31:16, Deu 28:59-61, 
1Cr 21:17, 22: 2Cr 21:12-15). Maaaring ilapat ang 
gayong mga dagok sa pamamagitan ng mga anghel 
o mga tao. (2Sa 24:17: Jer 19:1-8, 25:8, 9; 49:17; 50: 
13, 14) Upang maalis ang mga salot na pinasapit ni 
Jehova, kailangang mamagitan ang kaniyang mga 
lingkod sa panalangin o taimtim na magsisi at ma- 
nalangin ang mga tao.--Gen 20:17, 18, 1Ha 8:37, 
38, 2Cr 6:28, 29. 

Posible rin na ang isang salot ay likas na resulta 
ng pagkakasala ng isang tao. (Kaw 6:32, 33) Maaa- 
ring ito ay isang sakit, gaya ng “salot na ketong" 
(Lev 13:2), o isang kapighatiang dulot ng panahon at 
mga kalagayan.--Aw 38:11, 73:5, 14. 

Ipinakita ng mga salot na pinasapit ni Jehova sa 
Ehipto noong panahon ni Moises ang kaniyang daki- 
lang kapangyarihan at pinangyari ng mga ito na 
mahayag ang kaniyang pangalan sa gitna ng mga 


1061 


bansa. (Exo 9:14, 16) Sa loob ng maraming salinlahi 
pagkatapos nito, pinag-uusapan pa rin ng ibang 
mga bayan ang mga epekto ng mga ito. (Jos 2:9-11, 
9:9: 1Sa 4:8, 6:6) Karagdagan pa, pinatunayan ng 
mga salot na ito na ang mga diyos ng Ehipto ay inu- 
til.--Exo 12:12, Bil 33:4, tingnan ang Diyos AT DIYo- 
sa, MGA (Ang Sampung Salot), Moises (Sa Harap ni 
Paraon ng Ehipto). 

Maliwanag na ang mga salot (sa Gr., plegai, sa li- 
teral, “mga dagok o mga hampas”) na binabanggit 
sa aklat ng Apocalipsis ay mga kapahayagan ng ga- 
lit ng Diyos at makasagisag na tumutukoy sa resul- 
ta o epekto ng kaniyang mga hudisyal na pasiya. 
- Apo 9:18, 20: 11:6: 15:1, 6, 8: 16:9, 21; 18:4, 8; 
21:9: 22:18. 

Sakit. Ang salot ay maaari ring tumukoy sa 
anumang sakit na nakahahawa na mabilis kumalat 
at maaaring maging epidemya at humantong sa ka- 
matayan. Kapag ginamit sa ganitong diwa, ang sa- 
litang Hebreo para sa salot (de ver) ay nagmula sa 
isang salitang-ugat na nangangahulugang “lipulin.” 
(2Cr 22:10) Sa maraming teksto, ang salot ay nau- 
ugnay sa paglalapat ng hatol ng Diyos, kapuwa may 
kaugnayan sa bayang nagtataglay ng pangalan ng 
Diyos at sa mga sumasalansang sa kanila.---Exo 
9:15: Bil 14:12: Eze 38:2, 14-16, 22, 23; Am 4:10. 

Resulta ng Pag-iwan sa Kautusan ng Diyos. 
Binabalaan ang bansang Israel na ang pagtangging 
tumupad sa tipan ng Diyos sa kanila ay magbubu- 
nga ng kaniyang 'pagpapasapit ng salot sa gitna 
nila.” (Lev 26:14-16, 23-25: Deu 28:15, 21, 22) Sa bu- 
ong Kasulatan, ang kalusugan, maging sa pisikal 
o sa espirituwal na diwa, ay iniuugnay sa pagpapala 
ng Diyos (Deu 7:12, 15; Aw 103:1-3: Kaw 3:1, 2, 7, 8; 
4:21, 22: Apo 21:1-4), samantalang ang karamda- 
man naman ay iniuugnay sa kasalanan at di-kasak- 
dalan. (Exo 15:26, Deu 28:58-61: Isa 53:4, 5: Mat 
9:2-6, 12: Ju 5:14) Kaya, bagaman totoo na sa ilang 
kaso ay tuwiran at kagyat na nagpasapit ang Diyos 
na Jehova ng ilang sakit sa mga tao, gaya ng ketong 
ni Miriam, ni Uzias, at ni Gehazi (Bil 12:10, 2Cr 
26:16-21, 2Ha 5:25-27), lumilitaw na sa maraming 
kaso, ang mga karamdaman at mga salot na suma- 
pit ay likas at di-mababagong mga resulta ng ma- 
kasalanang landasing tinahak ng mga tao o mga 
bansa. Inani lamang nila ang kanilang inihasik, di- 
nanas ng kanilang mga katawang laman ang mga 
epekto ng kanilang maling landasin. (Gal 6:7, 8) 
Tungkol sa mga bumaling sa malaswang seksuwal 
na imoralidad, sinabi ng apostol na “ibinigay sila ng 
Diyos sa karumihan upang ang kanilang mga kata- 
wan ay mawalang-dangal sa gitna nila anupat tina- 
tanggap sa kanilang sarili ang lubos na kabaya- 
ran, na siyang nararapat sa kanilang kamalian. ---Ro 
1:24-27. 


SALOT 


Naapektuhan ang Israel. Kaya naman sa diwa 
ay binanggit sa babala ng Diyos sa Israel na mara- 
ming sakit ang tiyak na ibubunga sa kanila ng lan- 
dasin ng pagsuway sa kaniyang kalooban. Ang ka- 
niyang Kautusan na ibinigay sa kanila ay nagsilbing 
hadlang at proteksiyon laban sa karamdaman, dahil 
sa mataas na mga pamantayan nito sa moral at ka- 
linisan (tingnan ang KARAMDAMAN AT PANGGAGAMOT 
[Katumpakan ng mga Konsepto sa Kasulatan]), at 
dahil sa nakapagpapalusog din ito sa kanilang isip 
at emosyon. (Aw 19:7-11: 119:102, 103, 111, 112, 
165) Ang inilalarawan sa Levitico 26: 14-16 ay hindi 
ang paminsan-minsang paglabag sa Kautusan kun- 
di ang tahasang pag-iwan at pagtatakwil sa mga 
pamantayan nito, at dahil dito, ang bansa ay tiyak 
na madaling dadapuan ng lahat ng uri ng karamda- 
man at nakahahawang sakit. Pinatutunayan ng ka- 
saysayan, kapuwa ng nakaraan at ng kasalukuyan, 
ang katotohanan ng bagay na ito. 

Nahulog sa malubhang pag-aapostata ang ban- 
sang Israel, at ipinakikita ng hula ni Ezekiel na tinu- 
tukoy ng mga tao ang kanilang sarili bilang “nabu- 
bulok” dahil sa kanilang mga paghihimagsik at mga 
kasalanan. (Eze 33:10, 11, ihambing ang 24:23.) 
Gaya ng inihula, naranasan ng bansang ito ang 'ta- 
bak at ang taggutom at ang salot, anupat umabot 
ito sa sukdulan noong panahon ng pagsalakay ng 
mga Babilonyo. (Jer 32:24) Ang malimit na pag- 
uugnay ng salot sa tabak at taggutom (Jer 21:9, 
27:13; Eze 7:15) ay kasuwato ng mga bagay na alam 
na. Ang salot ay kadalasang kasabay o kasunod ng 
pagsiklab ng digmaan at ng kaakibat nitong mga 
kakapusan sa pagkain. Kapag ang lupain ay sinala- 
kay ng isang hukbo ng kaaway, apektado ang mga 
gawaing pang-agrikultura, anupat ang mga ani ay 
kadalasang kinukumpiska o sinusunog. Ang mga 
lunsod na nakubkob ay hindi makakakuha ng mga 
panustos mula sa labas, at lalaganap ang taggu- 
tom sa mga taong-bayan na napipilitang mamuhay 
nang siksikan sa maruruming kalagayan. Sa gani- 
tong mga situwasyon, humihina ang resistensiya la- 
ban sa sakit at madaling lumaganap ang nakama- 
matay na salot. 

Sa “Katapusan ng Sistema ng mga Bagay.” 
Noong inihuhula ni Jesus ang pagkawasak ng Jeru- 
salem at ang “katapusan ng sistema ng mga bagay,” 
ipinakita niya na ang salot ay magiging kapansin- 
pansing bahagi ng yugto ng panahon bago ang 
“malaking kapighatian.” (Mat 24:3, 21, Luc 21:10, 11) 
Ang Apocalipsis 6:1-8, isinulat pagkatapos ng pag- 
kawasak ng Jerusalem (na may kasabay na matin- 
ding taggutom at karamdaman), ay tumuturo sa hi- 
naharap sa isang panahon ng tabak, taggutom, at 
“nakamamatay na salot.” Ang mga ito ay kasunod 
ng pagdating ng may-koronang mangangabayo na 


SALU 


nakasakay sa isang kabayong puti at humahayo 
upang manaig, isang larawan na katulad na katulad 
niyaong nasa Apocalipsis 19:11-16, na maliwanag 
na tumutukoy sa naghaharing si Kristo Jesus. 

Pagsasanggalang ni Jehova. [Idinalangin ni 
Haring Solomon na, kapag pinagbantaan ng salot, 
nawa'y manalangin ang bayan ni Jehova sa Kaniya 
ukol sa kaginhawahan, na iniuunat ang kanilang 
mga palad patungo sa templo, at malugod nawa 
Niya silang pakinggan. (1Ha 8:37-40, 2Cr 6:28-31) 
Ang kakayahan ni Jehova na ipagsanggalang ang 
kaniyang tapat na lingkod laban sa espirituwal na 
pinsala, pati na sa moral at espirituwal na “salot 
na lumalakad sa karimlan,” ay ipinahahayag sa 
Awit 91. 


SALU. Isang Simeonita na ang anak na si Zimri 
ay pinatay sa Kapatagan ng Moab dahil sa imorali- 
dad.--Bil 25: 14. 


SALUM [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “makipagpayapaan, magbayad, guman- 
ti']. 

1. Ang huling binanggit na anak ni Neptali. (1Cr 
7:13) Binabaybay na Silem sa ibang mga teksto. 
--Gen 46:24: Bil 26:49, tingnan ang SILEM. 

2. Anak ni Shaul, apo ni Simeon, at ama ni Mib- 
sam.— 1Cr 4:24, 25. 

3. Anak ni Sismai at ama ni Jekamias sa Jerame- 
elitang pangkat ng talaangkanan sa Juda.— 1Cr 2:4, 
5, 9, 25, 40, 41. 

4. Isang pangulong bantay ng pintuang-daan ng 
santuwaryo na may panahong nakapuwesto sa pin- 
tuang-daan ng hari sa dakong S; isang inapo ni 
Kora. Bagaman pangunahin nang lumilitaw ang pa- 
ngalang ito sa mga talaan ng mga bumalik mula sa 
Babilonya at naninirahan sa Jerusalem (1Cr 9:2, 
3, 17-19, 31, 34; Ezr 2:1, 42; Ne 7:45), maaaring ipi- 
nakikita ng mga pagtukoy gaya ng sa “silid-kainan 
ni Maaseias na anak ni Salum na bantay-pinto” no- 
ong panahon ni Jeremias (Jer 35:4) na ang panga- 
lang lumilitaw sa mga talaan pagkaraan ng pagka- 
tapon ay tumutukoy sa isang sambahayan sa panig 
ng ama, o pamilya, ng mga bantay ng pintuang- 
daan na nagmula sa isang mas naunang Salum. Hi- 
git pa itong matitiyak kung siya rin ang Selemias at 
Meselemias na binanggit sa 1 Cronica 26:1, 2, 9, 14 
bilang ang bantay ng pintuang-daan sa S ng santu- 
waryo noong panahon ng paghahari ni David. 

5. Ikalabing-anim na hari ng sampung-tribong 
kaharian; anak ni Jabes. Sa isang sabuwatan, pina- 
tay ni Salum si Zacarias, ang huli sa mga na- 
mamahalang inapo ni Jehu, at naging hari siya 
sa Samaria sa loob ng isang buwang lunar noong 
mga 791 B.C.E., ngunit nang maglaon ay pinaslang 
siya ni Menahem.—2Ha 15:8, 10-15. 


1062 


6. Isang Efraimita na ang anak na si Jehizkias ay 
isa sa mga lider ng tribo na tumutol na gawing bi- 
hag ang kanilang mga kapatid mula sa Juda.---2Cr 
28:12, 13. 

7. Isang inapo ni Aaron sa linya ng mga mataas 
na saserdote. Ang anak o inapo ni Salum na si Hil- 
kias ay nanungkulan noong panahon ng paghahari 
ni Josias. (1Cr 6:12, 13, 2Cr 34:9) Si Ezra ay nagmu- 
la rin sa kaniya. (Ezr 7:1, 2) Sa ibang mga talata 
ay tinatawag siyang Mesulam.---1Cr 9:11: Ne 11:11, 
tingnan ang MESULAM Blg. 4. 

8. Asawa ni Hulda, ang propetisa na dinalaw ng 
delegasyon ni Haring Josias, anak ni Tikva. Ipinapa- 
lagay na siya ang “tagapag-ingat ng mga kasuutan,” 
maaaring ng mga saserdote o ng hari. (2Ha 22:14, 
2Cr 34:22) Posibleng siya rin ang Blg. 10. 

9. Isang anak ni Josias, hari ng Juda sa loob ng 
tatlong buwan bago siya ipinatapon ni Paraon Necoh. 
(1Cr 3:15, 2Ha 23:30-34, Jer 22:11, 12) Sa ibang mga 
talata ay tinatawag siyang Jehoahaz.---Tingnan ang 
JEHOAHAZ Blg. 3. 

10. Tiyo ni Jeremias sa ama. Noong 608 B.C.E. bi- 
nili ni Jeremias ang isang bukid mula sa anak ni Sa- 
lum na si Hanamel. (Jer 32:1, 7-9) Batay sa yugto ng 
panahong ikinabuhay niya, maaaring siya rin ang 
Big. 8. 

11. Isa sa mga bantay ng pintuang-daan na su- 
mang-ayong paalisin ang kanilang mga asawang 
banyaga at mga anak pagkabalik ni Ezra sa Jerusa- 
lem. (Ezr 10:24, 44) Malamang na kamag-anak siya 
ng Blg. 4. 

12. Isa sa mga anak ni Binui na nagpaalis din sa 
kanilang mga asawang banyaga at mga anak.---Ezr 
10:38-42, 44. 

13. Isang prinsipe ng kalahati ng distrito ng Jeru- 
salem na tumulong, kasama ng kaniyang mga anak 
na babae, sa pagkukumpuni ng pader ng Jerusalem, 
isang anak o inapo ni Halohes.---Ne 3:12. 


SALUN. [Malaya sa Alalahanin: Di-nababahala, 
Walang Pagkabahala]. Isang prinsipe ng distrito ng 
Mizpa, anak ni Colhoze. Tinulungan ni Salun si Ne- 
hemias na muling itayo ang isang bahagi ng pader 
ng Jerusalem at kinumpuni niya ang Pintuang-daan 
ng Bukal.---Ne 3:15. 


SAMAI [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “makinig, pakinggan”]. 

1. Isang lalaki sa Jerameelitang sanga ng tala- 
angkanan ni Juda, anak ni Onam at ama nina Nadab 
at Abisur.--ICr 2:4, 5, 9, 26, 28, 32. 

2. Isang lalaki sa Calebitang sanga ng talaangka- 
nan ni Juda, anak ni Rekem at ama ni Maon.— 1Cr 
2:4, 5, 9, 42-45. 

3. Ang pangalan ng isang tao sa tribo ni Juda. 
--ICr 4:17. 


1063 
SAMARIA [Pag-aari ng Liping Semer]. 

1. Ang lunsod na sinimulang itayo ni Ha- 
ring Omri noong mga kalagitnaan ng ikasampung 
siglo B.C.E.: nagsilbi itong kabisera ng hilagang ka- 
harian ng Israel sa loob ng mahigit 200 taon. Bini- 
li ni Omri kay Semer ang bundok na pinagtayuan ng 
lunsod na ito sa halagang dalawang talentong pilak, 
na katumbas ng $13,212. (1Ha 16:23, 24) Ang bun- 
dok at ang lunsod ay patuloy na tinawag sa panga- 
lan ng dating may-ari nito.---Am 4:1, 6:1. 

Lokasyon. Ipinapalagay na ang Samaria ay 
ang mga guho na tinatawag na Shomeron na kara- 
tig ng Arabeng nayon ng Sabastiya, mga 55 km 
(34 na mi) sa H ng Jerusalem, at 11 km (7 mi) 
sa HK ng Sikem. Ito'y nasa teritoryo ng Manases. 
Nang ilarawan ang Samaria bilang “ulo” ng Efraim, 
tumutukoy ito sa posisyon nito bilang kabisera ng 
sampung-tribong kaharian, anupat ang Efraim ang 
pangunahing tribo ng kahariang iyon. (Isa 7:9) Ang 
Samaria ay malapit sa, kung hindi man kapareho 
ng lokasyon ng, “Samir sa bulubunduking pook ng 
Efraim,” ang bayan ni Hukom Tola, na naglingkod 
noong panahon ng mga Hukom.--Huk 10:1, 2. 

Ang halos patag na taluktok ng burol ng Samaria, 
mga 2 km (1 mi) mula sa S hanggang sa K, ay ta- 
mang-tama para sa isang lunsod. Dahil matarik at 
mga 90 m (300 piye) ang taas nito mula sa kapata- 
gan sa ibaba, madaling depensahan ang lokasyong 
ito. Kahanga-hanga rin ang tanawin mula rito, sa- 
pagkat sa dakong H, S, at Tay may mas matataas 
na taluktok, samantalang sa dakong K ay unti- 
unting lumulusong ang lupain mula sa altitud na 
463 m (1,519 na piye) patungo sa asul na Meditera- 
neo, na 34 na km (21 mi) ang layo. 

Ang kalakhang bahagi ng kasaysayan ng Sama- 
ria ay maiuugnay sa masamang rekord ng 14 na 
hari ng Israel mula kay Omri hanggang kay Hosea. 
--1Ha 16:28, 29, 22:51, 52: 2Ha 3:1, 2; 10:35, 36, 13: 
1, 10; 14:23, 15:8, 13, 14, 17, 23, 25, 27, 17:1. 

Noong Panahon ni Ahab. Pagkamatay ni Omri, 
ipinagpatuloy ng kaniyang anak na si Ahab ang 
programa ng pagtatayo sa lunsod noong panahon 
ng 22-taong paghahari nito. Kabilang dito ang pag- 
tatayo ng templo at altar ni Baal, at ang pagtitindig 
ng “sagradong poste” para sa pagsamba. Lahat ng 
ito'y katibayan na umiral, sa bagong-likhang lunsod 
na ito, ang relihiyong Canaanita na itinaguyod ng 
taga-Feniciang asawa ni Ahab na si Jezebel. (1Ha 
16:28-33: 18:18, 19, 2Ha 13:6) Pinaganda rin ni 
Ahab ang Samaria nang magtayo siya ng isang “ba- 
hay na garing" na posibleng pinalamutian ng “mga 
higaang garing" na katulad niyaong mga tinukoy ng 
propetang si Amos pagkaraan ng isang daang taon. 
(1Ha 22:39, Am 3:12, 15, 6:1, 4) Natagpuan ng mga 
arkeologo sa mga guho ng Samaria ang mahigit sa 


SAMARIA 


500 piraso ng garing, at marami sa mga ito'y artis- 
tiko ang pagkakaukit. 

Noong huling bahagi ng paghahari ni Ahab, ki- 
nubkob ng Siryanong hari na si Ben-hadad II ang 
Samaria at nanata siya na lubusan niya itong sa- 
samsaman anupat walang sapat na alabok na maii- 
wan doon para mapuno ang mga kamay ng kani- 
yang hukbo. Gayunman, ibinigay sa mga Israelita 
ang tagumpay upang malaman ni Ahab na si Jeho- 
va ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. (1Ha 
20:1-21) Noong ikalawang sagupaan pagkaraan ng 
wala pang isang taon, nang mapilitang sumuko si 
Ben-hadad, pinalaya siya ni Ahab nang mangako 
siyang ibabalik niya sa Israel ang mga lunsod nito at 
‘magtatalaga siya ng mga lansangan sa Damasco" 
para kay Ahab kung paanong ang ama ni Ben- 
hadad ay nagtalaga para sa kaniyang sarili ng mga 
lansangan sa Samaria. (1Ha 20:26-34) Maliwanag 
na ang “mga lansangan" na iyon ay pagtatayuan ng 
mga tiangge, o mga pamilihan, upang makapagne- 
gosyo roon ang ama ni Ben-hadad. Gayunpaman, 
bumalik si Ahab sa Samaria nang malungkot at lu- 
lugu-lugo, sapagkat sinabihan siya ni Jehova na 
siya'y mamamatay dahil hinayaan niyang mabu- 
hay si Ben-hadad.--- 1Ha 20:35-43. 

Natupad ito noong ikatlong taon nang anyayahan 
ni Ahab si Haring Jehosapat ng Juda na tulungan 
siyang bawiin sa Sirya ang Ramot-gilead. Pormal na 
nagdaos ng pagdinig ang dalawang hari sa pasukan 
ng Samaria at, matapos nilang bale-walain ang pro- 
peta ni Jehova at pakinggan ang mapanlinlang na 
payo ng mga bulaang propeta, humayo sila para 
makipagbaka. (1Ha 22:1-28, 2Cr 18:2, 9) Nagbalat- 
kayo si Ahab, ngunit napana siya ng kaaway, baga- 
man hindi nito nakilala na siya ang hari. Namatay si 
Ahab sa kaniyang karo dahil sa matinding pagduru- 
go. Ibinalik siya sa kaniyang kabisera upang doon 
ilibing, at ang karo ay hinugasan sa tabi ng tipu- 
nang-tubig ng Samaria. (1Ha 22:29-38) Maaaring 
ito ang mababaw ngunit malaki at parihabang tipu- 
nang-tubig na natuklasan doon ng mga arkeologo. 

Ang huling pakikipagsulit sa sambahayan ni 
Ahab ay sa pamamagitan ni Jehu, na pinahiran ni 
Jehova para ilapat ang hatol na ito. (2Ha 9:6-10) Ma- 
tapos niyang patayin ang anak ni Ahab na si Jeho- 
ram, ang apo ni Ahab na si Ahazias, at ang balo ni 
Ahab na si Jezebel (2Ha 9:22-37), isinaayos naman 
ni Jehu, sa pamamagitan ng pagliham sa mga prin- 
sipe at matatandang lalaki sa Samaria, na mapugu- 
tan ng ulo ang 70 natitirang anak ni Ahab. “Alamin 
ninyo, kung gayon,” ang pahayag ni Jehu, “na wa- 
lang isa man sa salita ni Jehova ang mahuhulog sa 
lupa nang di-natutupad na sinalita ni Jehova laban 
sa sambahayan ni Ahab, at ginawa ni Jehova ang si- 
nalita niya sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na 
si Elias.”---2Ha 10:1-12, 17. 


SAMARIA 


Ang ibang mga kapahayagan ni Jehova sa pama- 
magitan ng kaniyang mga propetang sina Elias at 
Eliseo, at ang mga pangyayaring kinasangkutan 
nila, ay naganap sa Samaria at sa kapaligiran nito. 
Halimbawa, ang anak ni Ahab na si Ahazias ay na- 
hulog at lumusot sa sala-sala sa silid-bubungan ng 
kaniyang palasyo sa Samaria (2Ha 1:2-17), ang Sir- 
yanong ketongin na si Naaman ay pumunta sa Sa- 
maria para mapagaling (2Ha 5:1-14), at ang huk- 
bong militar ng Sirya, na isinugo upang dakpin si 
Eliseo, ay pinasapitan ng mental na pagkabulag at 
inakay patungo sa Samaria, kung saan sila'y pina- 
kain at pinauwi (2Ha 6:13-23). Noong panahon ng 
paghahari ng anak ni Ahab na si Jehoram, kinubkob 
ng mga Siryano ang Samaria, na naging dahilan ng 
matinding taggutom anupat kinain ng ilang tao ang 
kanilang sariling mga anak. Ngunit, bilang katupa- 
ran ng hula ni Eliseo, nahinto nang isang gabi ang 
taggutom nang pangyarihin ni Jehova na tumakas 
ang mga Siryano dahil sa takot at iwan nila ang 
kanilang mga suplay ng pagkain.--2Ha 6:24-29, 
7:1-20. 

Karibal ng Jerusalem. Sa ilang pagkakataon, 
ang pagiging magkaribal at matinding pagkapoot sa 
pagitan ng Samaria, kabisera ng hilagang kaharian, 
at ng Jerusalem, kabisera naman ng timugang ka- 
harian, ay humantong sa tahasang pagdidigmaan. 
Noong isang pagkakataon, nang sasalakayin na la- 
mang ng hari ng Juda ang Edom, sa utos ni Jehova 
ay pinauwi niya ang 100,000 mersenaryo ng Israel. 
At bagaman binayaran sila ng 100 talentong pilak 
($660,600), gayon na lamang ang galit ng mga Isra- 
elitang ito anupat nilusob nila at dinambungan ang 
mga bayan ng Juda “mula sa Samaria hanggang sa 
Bet-horon.” (2Cr 25:5-13) Nang magkagayon, kina- 
laban ng hari ng Juda, na noo'y nagmamalaki dahil 
sa tagumpay niya laban sa Edom, ang hari ng Sa- 
maria. Ngunit natalo ang Juda kung kaya ang lahat 
ng ginto at pilak mula sa bahay ni Jehova at sa 
ingatang-yaman ng hari sa Jerusalem ay tinangay 
patungong Samaria. (2Ha 14:8-14: 2Cr 25:17-24) 
Gayunman, pagkaraan ng ilang taon, pagkatapos 
nilang talunin si Haring Ahaz ng Juda, ibinalik ng 
mga lalaki ng Israel ang ibang bihag at samsam na 
dinala sa Samaria upang maiwasan nila ang galit ni 
Jehova.---2Cr 28:5-15. 

Dahil sa kaniyang idolatriya, katiwalian sa moral, 
at patuloy na pagwawalang-bahala sa mga kautu- 
san at mga simulain ng Diyos, nang bandang huli 
ay winasak ang lunsod ng Samaria. (2Ha 17:7-18) 
Paulit-ulit na binabalaan ni Jehova ang mga tagapa- 
mahala nito at ang kanilang mga sakop sa pamama- 
gitan ng mga propetang gaya nina Isaias (8:4: 9:9), 
Oseas (7:1: 8:5, 6: 10:5, 7: 13:16), Amos (3:9: 8:14), 
Mikas (1:1, 5, 6), at iba pa (1Ha 20:13, 28, 35-42, 
22:8) gayundin nina Elias at Eliseo. Pagkatapos ma- 


1064 


Mga guhong Romano sa sinaunang Samaria 


wasak ang Samaria, tinukoy ito ng iba pang mga 
propeta bilang babalang halimbawa sa mga magta- 
takwil sa mga tagubilin ni Jehova.---2Ha 21:10-13, 
Jer 23:13, Eze 16:46, 51, 53, 55: 23:4, 33. 

Kasaysayan Nang Dakong Huli. Noong 
742 B.C.E., kinubkob ni Salmaneser V, hari ng 
Asirya, ang Samaria, ngunit nakatagal pa ang lun- 
sod nang halos tatlong taon. Nang tuluyan itong 
bumagsak noong 740 B.C.E., marami sa mga pa- 
ngunahing naninirahan doon ang ipinatapon at 
namayan sa Mesopotamia at Media. Hindi pa rin 
matiyak kung si Salmaneser V o ang kahalili ni- 
yang si Sargon II ang nakabihag sa lunsod.---2Ha 
17:1-6, 22, 23; 18:9-12, tingnan ang SARGON. 

Ang detalyadong kasaysayan ng Samaria sa Bibli- 
ya ay nagwakas nang bumagsak ang lunsod na ito 
sa mga Asiryano. Pagkatapos nito, ang Samaria ay 
kadalasan nang binabanggit, bagaman hindi palagi 
(2Ha 23:18, Gaw 8:5), bilang paalaala ng mangya- 
yari sa mga naghihimagsik kay Jehova. (2Ha 18:34, 
21:13, Isa 10:9-11: 36:19) Inilalahad ng Bibliya na 
pagkatapos mawasak ang Jerusalem at noong pata- 
yin si Gedalias, 80 lalaki mula sa Sikem, Shilo, at Sa- 
maria ang bumaba patungong Mizpa at nakasalu- 
bong nila ang mamamatay-taong si Ismael. Pinatay 
ni Ismael ang marami sa mga lalaking ito, ngunit 
pinaligtas niya ang ilan na nangakong ipakikita nila 
sa kaniya kung saan sila may nakatagong kayama- 
nan na trigo, sebada, langis, at pulot-pukyutan. 
--Jer 41:1-9. 


1065 


Inilalahad ng sekular na mga rekord ang ilang ba- 
hagi ng kasaysayan ng Samaria mula noong pa- 
nahon ni Alejandrong Dakila at pagkatapos nito. 
Noong mga panahong Romano, ang karilagan ng 
Samaria ay resulta ng programa ng pagtatayo ni 
Herodes na Dakila. Binago niya ang pangalan ng 
lunsod at ginawang Sebaste (pambabaing anyong 
Griego ng pangalang Latin na Augusto) bilang pa- 
rangal sa unang emperador na si Augusto. Sa nga- 
yon, napanatili sa pangalang Arabe na Sabastiya 
ang pangalang ibinigay ni Herodes. Hindi nga kata- 
ka-taka na mahukay sa lugar na ito ang mga labi ng 
iba't ibang yugto ng panahon sa kasaysayan ng Sa- 
maria. Ang ilan sa mga labing ito ay mula pa noong 
panahon ng mga hari ng Israel. 

2. Teritoryo ng sampung-tribong hilagang kaha- 
rian ng Israel. Noon, ang pangalang “Samaria” ng 
kabiserang lunsod nito ay ikinakapit kung minsan 
sa buong lugar na ito. Halimbawa, nang si Ahab ay 
tawaging “hari ng Samaria,” hindi ito nangangahu- 
lugan na siya'y hari ng lunsod ng Samaria lamang, 
kundi hari siya ng sampung tribo. (1Ha 21:1) Ga- 
yundin, ang pananalitang “mga lunsod ng Samaria” 
ay tumukoy sa mga lunsod na nakapangalat sa sam- 
pung tribo, hindi sa mga bayang nakapalibot sa ka- 
bisera. (2Ha 23:19: ang pananalitang ito na nakaulat 
din sa 1Ha 13:32 at para bang ginamit bago itinayo 
ang lunsod ng Samaria, kung hindi man makahula, 
ay maaaring unang ginamit ng tagapagtipon ng 
ulat ng Mga Hari.) Ang taggutom “sa Samaria” no- 
ong panahon ni Ahab ay nangyari sa buong kahari- 
an ng Samaria at nakarating pa nga sa Fenicia, anu- 
pat umabot mula sa agusang libis ng Kerit, sa S ng 
Jordan, hanggang sa Zarepat sa Mediteraneo. (1Ha 
17:1-12, 18:2, 5, 6) Sa katulad na paraan, malamang 
na ang pangako ng pagsasauli sa “mga bundok ng 
Samaria” ay tumutukoy sa buong nasasakupan ng 
Samaria.---Jer 31:5. 

Waring si Tiglat-pileser III ang unang nag-alis sa 
mga Israelita sa teritoryo ng Samaria, anupat kabi- 
lang sa mga inilipat sa Asirya ang ilang prominen- 
teng mga Rubenita, mga Gadita, at mga Manasita 
na mula sa S ng Jordan. (1Cr 5:6, 26) Nang tuluyang 
bumagsak ang hilagang kaharian, marami pang Is- 
raelita ang dinala sa pagkatapon. (2Ha 17:6) Ngunit 
sa pagkakataong ito, pinalitan sila ng hari ng Asir- 
ya ng mga mamamayang mula sa kaniyang nasa- 
sakupan. Ang ganitong patakaran ng paglilipat ay 
ipinagpatuloy nina Esar-hadon at Asenapar (Ashur- 
banipal).---2Ha 17:24: Ezr 4:2, 10. 

Nang maglao'y dumami ang mga leon sa lupain, 
malamang na dahil natiwangwang sa loob ng ilang 
panahon ang lupain, o ang malaking bahagi nito. 
(Ihambing ang Exo 23:29.) Tiyak na dahil sa pagka- 
mapamahiin ay inakala ng mga nanirahan doon na 


SAMARITANO 


ito'y dahil hindi nila alam kung paano sasambahin 
ang diyos ng lupaing iyon. Kaya isang saserdoteng 
Israelita na sumasamba sa guya ang pinabalik ng 
hari ng Asirya mula sa pagkatapon. Tinuruan niya 
ang mga residente tungkol kay Jehova, ngunit sa 
paraang katulad ng ginawa ni Jeroboam. Kaya, ba- 
gaman may natutuhan sila tungkol kay Jehova, 
sa kani-kanilang huwad na mga diyos pa rin sila su- 
mamba.---2Ha 17:24-41. 

3. Ang distrito kung saan sa pana-panahon ay 
naglakbay si Jesus. Dinala rin dito ng mga apostol 
ang mensahe ng Kristiyanismo. Hindi matiyak sa 
ngayon ang mga hangganan nito, ngunit sa kabuu- 
an, ito'y nasa pagitan ng Galilea sa H at ng Judea 
sa T, at bumabagtas patungong K mula sa Jordan 
hanggang sa mga baybaying kapatagan ng Medite- 
raneo. Sa kalakhang bahagi, saklaw ng distrito ang 
mga teritoryo na dating pag-aari ng tribo ni Efraim 
at ng kalahati ng tribo ni Manases (sa K ng Jordan). 

Yamang ang Samaria ay nasa pagitan ng mga 
distrito ng Judea at Galilea, paminsan-minsa'y du- 
maraan dito si Jesus kapag siya'y papunta o galing 
sa Jerusalem. (Luc 17:11: Ju 4:3-6) Ngunit kadala- 
sa'y iniwasan niyang mangaral sa teritoryong ito, 
sinabihan pa nga niya ang 12 na isinugo niya na 
iwasan ang mga Samaritanong lunsod at sa halip ay 
"patuluyang pumaroon sa nawawalang mga tupa ng 
sambahayan ng Israel, samakatuwid nga, sa mga 
Judio.--Mat 10:5, 6. 

Gayunman, ang pagbabawal na ito ay hindi pang- 
habang-panahon, sapagkat bago siya umakyat sa 
langit, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na 
dapat nilang dalhin ang mabuting balita hindi la- 
mang sa Samaria kundi hanggang sa pinakama- 
layong bahagi ng lupa. (Gaw 1:8, 9) Kaya nang 
sumiklab ang pag-uusig sa Jerusalem, ang mga ala- 
gad, partikular na si Felipe, ay nagministeryo sa Sa- 
maria. Nang maglaon ay isinugo roon sina Pedro at 
Juan, anupat nagbunga ito ng higit pang paglawak 
ng Kristiyanismo.---Gaw 8:1-17, 25, 9:31, 15:3. 


SAMARITANO [malamang, Ng (Mula sa) Sa- 
maria]. Ang terminong “mga Samaritano” ay 
unang lumitaw sa Kasulatan pagkatapos na malupig 
ang sampung-tribong kaharian ng Samaria noong 
740 B.C.E.: ikinapit ito sa mga naninirahan sa hila- 
gang kaharian bago ang panlulupig na iyon upang 
mapaiba sila sa mga banyagang dinala roon nang 
dakong huli mula sa ibang mga bahagi ng Imperyo 
ng Asirya. (2Ha 17:29) Waring hindi inalis ng mga 
Asiryano ang lahat ng mga Israelitang naninira- 
han sa Samaria, sapagkat ipinahihiwatig ng ulat sa 
2 Cronica 34:6-9 (ihambing ang 2Ha 23:19, 20) 
na noong panahon ng paghahari ni Haring Josias 
ay may mga Israelita pa rin sa lupaing ito. Sa 


SAMARITANO 


kalaunan, ang terminong “mga Samaritano” ay na- 
ngahulugang mga inapo ng mga naiwan sa Sama- 
ria at ng mga dinala roon ng mga Asiryano. Kaya 
naman tiyak na ang ilan sa mga ito'y mga anak 
sa pakikipag-asawa sa banyaga. Nang maglaon pa, 
ang pangalang ito'y mas nagkaroon ng relihiyosong 
kahulugan. Ang “Samaritano” ay tumukoy sa isang 
miyembro ng sektang lumaganap sa sinaunang Si- 
kem at Samaria at nanghahawakan sa mga panini- 
walang ibang-iba sa Judaismo.--Ju 4:9. 

Ang Relihiyong Samaritano. Maraming salik 
ang nakaambag sa pag-usbong ng relihiyong Sama- 
ritano. Ang isang mahalagang salik ay ang pagsisi- 
kap ni Jeroboam na ilayo ang sampung tribo mula 
sa sentro ng pagsamba kay Jehova sa Jerusalem. Sa 
loob ng mga 250 taon mula nang mahati ang bansa 
sa dalawang kaharian, ang mga Levitikong saserdo- 
te na hinirang ng Diyos ay pinalitan ng pagkasaser- 
doteng itinalaga ng tao. Dahil dito'y naakay sa na- 
kapanlulumong idolatriya ang kaharian ng Israel. 
(1Ha 12:28-33, 2Ha 17:7-17, 2Cr 11:13-15, 13:8, 9) 
Pagkatapos ay bumagsak ang hilagang kaharian. 
Ang mga paganong dayuhan na dinala roon mula 
sa Babilonya, Cuta, Ava, Hamat, at Separvaim ay 
mga mananamba ng maraming bathala--sina Su- 
cot-benot, Nergal, Asima, Nibhaz, Tartak, Adrame- 
lec, at Anamelec. Bagaman may natutuhan sila 
tungkol kay Jehova nang turuan sila ng isang saser- 
dote na mula sa pagkasaserdoteng itinalaga ni Jero- 
boam, gayunman, gaya ng ginawa ng Samaria sa 
mga ginintuang guya, patuloy silang sumamba sa 
kani-kanilang huwad na mga diyos, sa sali't salinla- 
hi. (2Ha 17:24-41) Ang malawakang pagsisikap ni 
Josias na alisin sa hilagaang mga pamayanang ito 
ang kanilang pagsamba sa idolo, halos isang daang 
taon pagkaraang bumagsak ang Samaria, ay hindi 
nagkaroon ng namamalaging epekto na katulad ng 
mga repormang ginawa niya sa timugang kaharian 
ng Juda.---2Ha 23:4-20, 2Cr 34:6, 7. 

Noong 537 B.C.E., isang grupo ng nalabi ng 12 tri- 
bo ang bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya at 
naghanda upang muling itayo ang templo ni Jeho- 
va sa Jerusalem. (Ezr 1:3; 2:1, 70) Nang panahong 
iyon, ang “mga Samaritano” na dinatnan ng mga Is- 
raelita at inilarawan bilang “mga kalaban ng Juda at 
Benjamin” ay lumapit kay Zerubabel at sa matatan- 
dang lalaki at nagsabi, “Magtatayo kaming kasama 
ninyo, sapagkat, katulad ninyo, hinahanap namin 
ang inyong Diyos at sa kaniya kami naghahain mula 
pa nang mga araw ni Esar-hadon na hari ng Asir- 
ya, na nag-ahon sa amin dito.” (Ezr 4:1, 2) Gayun- 
man, ang sinasabi nilang debosyon kay Jehova ay 
napatunayang hanggang salita lamang, sapagkat 
nang tanggihan ni Zerubabel ang kanilang alok, gi- 
nawa ng mga Samaritano ang lahat ng kanilang 


1066 


makakaya para hadlangan ang pagtatayo ng tem- 
plo. Nang mabigo ang lahat ng kanilang panliligalig 
at pananakot, gumawa sila ng mga bulaang akusa- 
syon sa isang liham sa emperador ng Persia at nag- 
tagumpay silang maipalabas ang isang batas na 
nagpahinto sa pagtatayo sa loob ng ilang taon.---Ezr 
4:3-24. 

Noong kalagitnaan ng ikalimang siglo B.C.E., 
nang pasimulan ni Nehemias na kumpunihin ang 
mga pader ng Jerusalem, si Sanbalat (na goberna- 
dor ng Samaria, ayon sa isa sa Elephantine Papyri) 
ay paulit-ulit na nagsikap at nabigo na pahintuin 
ang proyekto. (Ne 2:19, 20, 4:1-12, 6:1-15) Matapos 
mawala nang ilang panahon, si Nehemias ay buma- 
lik sa Jerusalem at natuklasan niyang napangasawa 
ng apo ng mataas na saserdoteng si Eliasib ang anak 
ni Sanbalat. Kaagad 'siyang itinaboy' ni Nehemias. 
—Ne 13:6, 7, 28. 

Itinuturing ng ilan na ang pagtatayo ng tem- 
plong Samaritano sa Bundok Gerizim (marahil no- 
ong ikaapat na siglo B.C.E.) bilang kakompetensiya 
ng templo sa Jerusalem ay hudyat ng tuluyang pag- 
hihiwalay ng mga Judio at ng mga Samaritano. Ipi- 
napalagay naman ng iba na ang pagkaputol ng 
kanilang ugnayan ay naganap pagkaraan pa ng ma- 
higit sa isang siglo. Nang pasimulan ni Jesus ang ka- 
niyang ministeryo, hindi pa napapawi ang hidwaan 
ng dalawa, bagaman ang templo sa Gerizim ay na- 
wasak mga isa't kalahating siglo na ang nakararaan. 
(Ju 4:9) Ang mga Samaritano ay sumasamba pa rin 
sa Bundok Gerizim (Ju 4:20-23), at minamaliit sila 
ng mga Judio. (Ju 8:48) Kaya naman, dahil sa ma- 
panghamak na saloobing ito ng mga Judio, na- 
ging mariin ang punto ni Jesus sa kaniyang ilus- 
trasyon tungkol sa madamaying Samaritano.---Luc 
10:29-37. 

Ang Samaritanong Pentateuch. Mula pa no- 
ong unang mga panahon, ang Kasulatan ng mga 
Samaritano ay binubuo lamang ng unang limang 
aklat ng Bibliya. Ang mga ito'y sariling bersiyon la- 
mang nila, anupat nakasulat sa sarili nilang mga ti- 
tik at kilala bilang ang Samaritanong Pentateuch. 
Tinanggihan nila ang ibang bahagi ng Hebreong 
Kasulatan, posibleng maliban sa aklat ng Josue. Ang 
Samaritanong Pentateuch at ang tekstong Masoreti- 
ko ay may mga 6,000 pagkakaiba. Karamihan sa 
mga ito'y maliliit na bagay lamang. Gayunman, ang 
ilan ay malalaking bagay, gaya ng mababasa sa 
Deuteronomio 27:4, kung saan pinalitan ng Gerizim 
ang Ebal, ang lugar kung saan isusulat sa pinapu- 
ting mga bato ang mga kautusan ni Moises. (Deu 
27:8) Maliwanag na ang pagbabagong ito ay ginawa 
upang maging katanggap-tanggap ang paniniwala 
ng mga Samaritano na ang Gerizim ang banal na 
bundok ng Diyos. 


1067 


Ngunit sa pangkalahatan, nang tanggapin ng mga 
Samaritano ang Pentateuch, nagkaroon sila ng sali- 
gan para maniwala na isang propetang mas dakila 
kaysa kay Moises ang darating. (Deu 18:18, 19) Noong 
unang siglo, hinintay ng mga Samaritano ang pagda- 
ting ni Kristo na Mesiyas. Kinilala siya ng ilan sa ka- 
nila, ngunit tinanggihan naman siya ng iba. (Luc 
17:16-19, Ju 4:9-43, Luc 9:52-56) Nang maglaon, sa 
pamamagitan ng pangangaral ng unang mga Kristi- 
yano, maraming Samaritano ang malugod na yuma- 
kap sa Kristiyanismo.---Gaw 8:1-17, 25: 9:31: 15:3. 


SAMEK [Ð]. Ang ika-15 titik ng alpabetong He- 
breo. Ang samek ay kumakatawan sa tunog na gi- 
namit ng mga Efraimita noong sinisikap nilang big- 
kasin ang salitang “shibolet,” na nagsisimula sa titik 
na shin (W) sa halip na sa titik na samek. (Huk 12:6: 
tingnan din ang SIN, SHIN.) Sa Hebreo, samek ang 
unang titik sa bawat isa sa walong talata ng Awit 
119:113-120. 


SAMGAR. Isang tagapagligtas ng Israel sa pa- 
gitan ng mga panahon ng pagiging hukom nina 
Ehud at Barak. Isa lamang gawang kabayanihan ni 
Samgar ang nakaulat, ang pagpatay sa 600 Filisteo 
sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng 
baka, ngunit dahil dito ay sinabing iniligtas niya 
ang Israel.” (Huk 3:31) Ayon kay Josephus, namatay 
si Samgar noong unang taon ng kaniyang pagiging 
hukom. (Jewish Antiquities, V, 197 [iv, 3]) Ang ka- 
niyang pagiging “anak ni Anat” ay maaaring tumu- 
tukoy sa lunsod ng Bet-anat sa Neptali.--Huk 1:33. 


SAMGAR-NEBO. Ang pangalan o titulo ng 
isa sa mga Babilonyong prinsipe na pumasok sa Je- 
rusalem mismong pagkabutas sa mga pader nito no- 
ong tag-araw ng 607 B.C.E.--Jer 39:3. 


SAMHUT. Izrahitang pinuno para sa ikalimang 
buwan ng nagririlyebong paglilingkod na muling 
inorganisa ni David.--1Cr 27:8, tingnan ang SHA- 
MAH Blg. 4. 


SAMIR. 

1. Isang Levita na anak ni Mikas.— 1Cr 24:20, 24. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:20, 48) Ang sinaunang pangalan ay waring 
napanatili sa Khirbet Somerah, bagaman ipinapala- 
gay na ang aktuwal na lugar ay nasa kalapit na el- 
Bireh, mga 20 km (12 mi) sa TK ng Hebron. 

3. Sa lugar na ito sa bulubunduking pook ng Efra- 
im nakatira at inilibing si Hukom Tola. (Huk 10:1, 2) 
Ang Samir ay maaaring nasa mas huling lokasyon 
ng Samaria o malapit doon. Ang pangmalas na 
ito'y waring sinusuportahan ng Codex Alexandrinus 
(LXX), na kababasahan ng Sa-mareiai (Samaria) sa 
Hukom 10:1. 


SAMOTRACIA 


SAMLA. Ang ikalimang binanggit na hari ng 
Edom na naghari bago pa namahala sa Israel ang 
isang hari. Si Samla ay mula sa Masreka.--Gen 
36:31-37: 1Cr 1:47, 48. 


SAMOS [Kaitaasan]. Isang pulo sa Dagat Aegea- 
no na malapit sa K baybayin ng Asia Minor. Lumili- 
taw na panandaliang tumigil si Pablo sa Samos 
noong pabalik siya mula sa kaniyang ikatlong pagla- 
lakbay bilang misyonero.---Gaw 20:15. 

Isang kipot na may haba na mga 1.5 km (1 mi) 
ang nasa pagitan ng bulubunduking pulo na ito at 
ng lungos ng Asia na tinatawag na Samsun Dagi. 
Ang Samos ay nasa TK ng Efeso at HK ng Mileto. Ito 
ay may haba na mga 43 km (27 mi) at lapad na mga 
23 km (14 na mi). Isa itong malayang estado noong 
panahon ng mga paglalakbay ni Pablo bilang misyo- 
nero. Ang pangunahing lunsod at daungan nito ay 
tinatawag ding Samos. Napabantog ang pulo dahil 
sa kulto ni Hera (si Juno, ang Romanong diyosa ng 
pag-aasawa at pag-aanak) at mayroon itong templo 
para sa kaniya na nakipagpaligsahan sa templo ni 
Artemis sa Efeso kung tungkol sa karilagan at ka- 
bantugan. 

Ayon sa ulat ng Kasulatan, ang barkong sinakyan 
ni Pablo pabalik sa Jerusalem ay huminto sa tapat ng 
Kios, naglayag nang mga 105 km (65 mi) sa may 
baybayin ng Asia Minor at dumaong sa Samos, at 
nang sumunod pang araw ay dumating sa Mileto.’ 
(Gaw 20:15) May ilang manuskrito na nagdaragdag 
ng isang pananalita rito anupat ang salin ay nagi- 
ging “dumaong kami sa Samos at, matapos huminto 
sa Trogyllium, dumating kami sa Mileto nang sumu- 
nod na araw.” (JB) Ipinapalagay na nangangahulu- 
gan ito na ang barko ay hindi nanatiling nakadaong 
sa Samos kundi, sa halip, tinawid nito ang kipot at 
nagbaba ito ng angkla sa tapat ng mataas na lungos 
doon. Gayunman, wala sa pinakamatanda at pinaka- 
maaasahang mga manuskrito ang pananalita tung- 
kol sa “Trogyllium,” at tinanggihan ito nina Westcott 
at Hort gayundin nina Nestle at Aland noong iniha- 
handa nila ang kanilang mga master text. Maliwa- 
nag na ang barkong sinasakyan ni Pablo ay pa- 
nandaliang dumaong sa Samos at pagkatapos ay 
naglakbay patungong Mileto. 


SAMOT. Isa sa makapangyarihang mga lalaki 
ni David, isang Harorita.--1Cr 11:26, 27: tingnan 
ang SHAMAH Blg. 4. 


SAMOTRACIA [posible, Samos ng Tracia]. 
Isang bulubunduking pulo sa HS Dagat Aegeano, 
anupat may isang lunsod sa H panig nito na gayun- 
din ang pangalan. Noong panahon ng ikalawang 
paglalakbay ni Pablo bilang misyonero, malamang 
ay noong tagsibol ng 50 C.E., ang barkong sinasak- 
yan niya ay naglayag at “tuluy-tuloy na nakarating” 


SAMPAL 


sa pulo ng Samotracia mula sa Troas sa HK Asia Mi- 
nor. Gayunman, walang pahiwatig na siya ay buma- 
ba sa baybayin nito. (Gaw 16:11) Ang makabagong- 
panahong pulo (Samothraki) ay walang mainam na 
daungan, bagaman marami itong lugar kung saan 
ligtas na makapagbababa ng angkla. 


SAMPAL. Tingnan ang Posisyon AT KILOS NG 
KATAWAN. 
SAMPU. Tingnan ang BILANG, NUMERO. 


SAMPUNG SALITA. Arg saling ito ng pa- 
nanalitang Hebreo na “@asereth had-devarim', masu- 
sumpungan lamang sa Pentateuch, ay tumutukoy 
sa sampung saligang kautusan ng tipang Kautusan, 
karaniwan itong tinatawag na Sampung Utos. (Exo 
34:28, Deu 4:13, 10:4) Ang pantanging kodigong ito 
ng mga kautusan ay tinutukoy rin bilang ang “mga 
Salita” (Deu 5:22) at bilang ang “mga salita ng ti- 
pan.” (Exo 34:28) Ang Griegong Septuagint (Exo 
34:28, Deu 10:4) ay kababasahan naman ng de'ka 
(sampu) lo'gous (mga salita), anupat mula sa kom- 
binasyong ito hinalaw ang salitang “Dekalogo.” 

Ang Pinagmulan ng mga Tapyas. Ang Sam- 
pung Salita ay unang ibinigay nang bibigan sa Bun- 
dok Sinai sa pamamagitan ng anghel ni Jehova. (Exo 
20:1, 31:18, Deu 5:22, 9:10, Gaw 7:38, 53; tingnan 
din ang Gal 3:19, Heb 2:2.) Pagkatapos, umakyat si 
Moises sa bundok upang tanggapin ang Sampung 
Salita na isinulat sa dalawang tapyas na bato, pati na 
ang iba pang mga utos at mga tagubilin. Sa panahon 
ng matagal niyang pamamalagi sa bundok nang 
40 araw, ang bayan ay nabalisa at gumawa ng isang 
binubong guya upang sambahin. Habang pababa 
ng bundok, nakita ni Moises ang tagpong ito ng 
idolatriya at kaniyang inihagis “ang mga tapyas 
[na] gawa ng Diyos,” ang mismong mga tapyas na 
pinagsulatan ng Sampung Salita, at binasag niya 
ang mga iyon.---Exo 24:12, 31:18-32: 19, Deu 9:8-17, 
ihambing ang Luc 11:20. 

Nang maglaon ay sinabi ni Jehova kay Moises: 
“Umukit ka para sa iyo ng dalawang tapyas ng bato 
na tulad ng mga nauna, at isusulat ko sa mga tapyas 
ang mga salita na nasa unang mga tapyas, na iyong 
binasag.” (Exo 34:1-4) Kaya naman, pagkaraan ni- 
yang muling gumugol ng 40 araw sa bundok, isang 
kopya ng Sampung Salita ang tinanggap ni Moises. 
Iningatan ni Moises ang mga ito sa isang kaban na 
yari sa kahoy ng akasya. (Deu 10:1-5) Ang dala- 
wang tapyas ay tinawag na “mga tapyas ng tipan.” 
(Deu 9:9, 11, 15) Maliwanag na ito ang dahilan kung 
bakit ang kaban na kinalupkupan ng ginto at gina- 
wa ni Bezalel noong dakong huli, kung saan ininga- 
tan ang mga tapyas noong maglaon, ay tinawag na 
“kaban ng tipan.” (Jos 3:6, 11; 8:33, Huk 20:27, Heb 


1068 


9:4) Ang mga batas na ito ng Sampung Salita ay ti- 
nawag ding “ang patotoo” (Exo 25:16, 21: 40:20) at 
ang ‘mga tapyas ng Patotoo” (Exo 31:18, 34:29), anu- 
pat dito nanggaling ang mga pananalitang “ang ka- 
ban ng patotoo” (Exo 25:22, Bil 4:5), at gayundin 
“ang tabernakulo ng Patotoo,” samakatuwid nga, 
ang tolda na kinalalagyan ng Kaban.---Exo 38:21. 

May kinalaman sa unang pares ng mga tapyas, si- 
nasabing ang mga ito ay hindi lamang ginawa ni Je- 
hova kundi “sinulatan [din] ng daliri ng Diyos,” ma- 
liwanag na tumutukoy sa espiritu ng Diyos. (Exo 
31:18, Deu 4:13, 5:22: 9:10) Sa katulad na paraan, 
bagaman si Moises ang umukit ng ikalawang pares 
ng mga tapyas, si Jehova ang sumulat sa mga iyon. 
Sa Exodo 34:27, nang sabihan si Moises, “Isulat mo 
sa ganang iyo ang mga salitang ito,” hindi ang mis- 
mong Sampung Salita ang tinutukoy, kundi, sa ha- 
lip, gaya noong isang pagkakataon bago nito (Exo 
24:3, 4), isusulat niya ang ilan sa iba pang mga de- 
talye may kinalaman sa mga tuntunin ng tipan. 
Kaya sa Exodo 34:28b, ang panghalip na “niya” ay 
tumutukoy kay Jehova nang sabihin nito: “At isinu- 
lat niya [ni Jehova, hindi ni Moises] sa mga tapyas 
ang mga salita ng tipan, ang Sampung Salita.” Ipi- 
nakikita ng talata 1 na ganito nga ang nangyari. 
Nang maglaon, noong inaalaala ni Moises ang mga 
pangyayaring ito, pinatotohanan niya na si Jeho- 
va ang gumawa ng kopya ng mga tapyas.--Deu 
10:1-4. 

Ang Nilalaman ng mga Utos. Ang introduk- 
siyon sa Sampung Salitang ito ay isang tuwirang 
pananalita na nasa unang panauhan: “Ako ay si Je- 
hova na iyong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lu- 
pain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin.” (Exo 
20:2) Hindi lamang nito sinasabi kung sino ang nag- 
sasalita at kung sino ang kinakausap kundi ipinaki- 
kita rin nito kung bakit noong panahong iyon pan- 
tanging ibinigay sa mga Judio ang Dekalogo. Hindi 
iyon ibinigay kay Abraham.---Deu 5:2, 3. 

Ang unang utos, “Huwag kang magkakaroon ng 
iba pang mga diyos laban sa aking mukha,” ay nag- 
lalagay kay Jehova sa pangunahing dako. (Exo 20:3) 
Kasangkot dito ang kaniyang matayog na katungku- 
lan at natatanging posisyon bilang Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat, ang Kataas-taasan, ang Ka- 
taas-taasang Soberano. Ipinahiwatig ng utos na ito 
na hindi dapat magkaroon ang mga Israelita ng iba 
pang mga diyos na magiging kaagaw ni Jehova. 

Ang ikalawang utos ay makatuwiran lamang na 
maging kasunod ng una yamang ipinagbawal nito 
ang anumang uri o anyo ng idolatriya bilang taha- 
sang paghamak sa kaluwalhatian at Persona ni Je- 
hova. “Huwag kang gagawa ng inukit na imahen 
o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit, nasa 
lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa, ni yuyukuran 


1069 


mo man o paglilingkuran ang mga iyon.” Ang pag- 
babawal na ito ay idiniriin ng ganitong kapahaya- 
gan: “Sapagkat akong si Jehova na iyong Diyos ay 
Diyos na humihiling ng bukod-tanging debosyon.” 
--Exo 20:4-6. 

Ang ikatlong utos, na nasa wasto at lohikal na 
dako sa pagkakasunud-sunod, ay nagpahayag: “Hu- 
wag mong gagamitin ang pangalan ni Jehova na 
iyong Diyos sa walang-kabuluhang paraan.” (Exo 
20:7) Kasuwato ito ng importansiyang iniuukol sa 
pangalan ni Jehova sa buong Hebreong Kasulatan 
(6,979 na ulit sa NW; tingnan ang JeHova [Kahalaga- 
han ng Pangalan ng Diyos]). Maging sa ilang talata 
pa lamang na ito ng Sampung Salita (Exo 20:2-17), 
walong ulit nang lumilitaw ang pangalang iyon. 
Ang pariralang 'huwag gamitin ay may diwa na 
“huwag bigkasin” o “huwag sambitin (dalhin).” Ang 
paggamit sa pangalan ng Diyos sa “walang-kabulu- 
hang paraan” ay nangangahulugang pagsambit sa 
pangalang iyon ukol sa kabulaanan, o “nang walang 
katuturan.” (Bibliya ng Sambayanang Pilipino) Ang 
mga Israelita na nagkapribilehiyong magtaglay ng 
pangalan ni Jehova bilang kaniyang mga saksi at 
nag-apostata nang dakong huli ay, sa diwa, guma- 
mit at nagdala sa pangalan ni Jehova sa walang- 
kabuluhang paraan.---Isa 43:10, Eze 36:20, 21. 

Ang ikaapat na utos ay nagsabi: “Bilang pag-alaa- 
la sa araw ng sabbath upang ituring itong sagrado, 
ikaw ay maglilingkod at gagawin mo ang lahat ng 
iyong gawain sa anim na araw. Ngunit ang ikapi- 
tong araw ay sabbath kay Jehova na iyong Diyos. 
Huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw ni 
ang iyong anak na lalaki man ni ang iyong anak na 
babae, ang iyong aliping lalaki ni ang iyong aliping 
babae ni ang iyong alagang hayop ni ang iyong na- 
ninirahang dayuhan na nasa loob ng iyong mga 
pintuang-daan.” (Exo 20:8-10) Kung ituturing nila 
ang araw na ito bilang banal kay Jehova, ang lahat, 
pati mga alipin at mga alagang hayop, ay makikina- 
bang sa nakarerepreskong kapahingahan. Naglaan 
din ng pagkakataon ang araw ng Sabbath upang 
makapagbuhos sila ng pansin sa espirituwal na mga 
bagay nang walang abala. 

Ang ikalimang utos, “Parangalan mo ang iyong 
ama at ang iyong ina,” ay maaaring malasin bilang 
nag-uugnay sa unang apat na utos, na nagtatakda 
sa mga tungkulin ng tao sa Diyos, at sa nalalabing 
mga utos, na nagsasaad naman ng mga katung- 
kulan ng tao sa kaniyang mga kapuwa nilalang. 
Yamang ang mga magulang ay nagsisilbing mga 
kinatawan ng Diyos, kung tutuparin ng isa ang ika- 
limang utos, pinararangalan at sinusunod niya ka- 
puwa ang Maylalang at ang mga nilalang na pinag- 
kalooban ng Diyos ng awtoridad. Sa sampung utos, 
ito lamang ang nilakipan ng pangako: “upang ang 


SAMPUNG SALITA 


iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na 
ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.”---Exo 
20:12: Deu 5:16, Efe 6:2, 3. 

Ang sumunod na mga utos sa kodigo ay maikli 
at tuwiran: ang ikaanim, “Huwag kang papaslang”: 
ang ikapito, “Huwag kang mangangalunya”, ang 
ikawalo, “Huwag kang magnanakaw.” (Exo 20:13- 
15) Ganito ang pagkakasunud-sunod ng pagkakata- 
la ng mga kautusang ito sa tekstong Masoretiko 
--mula sa mga kautusan na may kinalaman sa mga 
krimen na nagdudulot ng pinakamalaking pinsala 
sa kapuwa hanggang sa kautusan na may kinala- 
man sa mga krimen na nagdudulot ng pinakamali- 
it na pinsala. Sa ilang manuskritong Griego (Codex 
Alexandrinus, Codex Ambrosianus), ang pagkaka- 
sunud-sunod ay “pagpaslang, pagnanakaw, panga- 
ngalunya': ang kay Philo (The Decalogue, XII, 51) ay 
“pangangalunya, pagpaslang, pagnanakaw”: sa Co- 
dex Vaticanus naman, “pangangalunya, pagnana- 
kaw, pagpaslang.” Pagkatapos ng mga gawang ito, 
pinagtuunan naman ng pansin ang mga salita, anu- 
pat sinasabi ng ikasiyam: “Huwag kang magpapato- 
too nang may kabulaanan bilang saksi laban sa 
iyong kapuwa.”---Exo 20:16. 

Ang ikasampung utos (Exo 20:17) ay natatangi 
sapagkat ipinagbawal nito ang kaimbutan, samaka- 
tuwid nga, ang maling pagnanasa sa ari-arian at 
mga pag-aari ng kapuwa, pati na sa asawa nito. Wa- 
lang mga taong mambabatas ang nagpasimula ng 
gayong kautusan, sapagkat, ang totoo, hindi ito po- 
sibleng maipatupad ng mga tao. Sa kabilang dako 
naman, sa pamamagitan ng ikasampung utos na ito, 
ang bawat isa ay tuwirang pinapanagot ni Jehova sa 
Kaniya bilang ang isa na nakakakita at nakababatid 
sa lahat ng lihim na kaisipan ng puso ng isang tao. 
--1Sa 16:7: Kaw 21:2, Jer 17:10. 

Iba Pang mga Pagkakatala ng mga Kautu- 
sang Ito. Ang nabanggit na paghahati-hati ng 
Sampung Utos gaya ng masusumpungan sa Exodo 
20:2-17 ay lohikal. Kapareho ito niyaong ibinigay ni 
Josephus, isang Judiong istoryador na nabuhay no- 
ong unang siglo C.E. (Jewish Antiquities, III, 91, 92 
[v, 5]), at ng Judiong pilosopo na si Philo, nabuhay 
rin noong unang siglo C.E., sa akdang The Deca- 
logue (XIT, 51). Gayunman, pinagsama ng iba, kabi- 
lang na rito si Augustine, ang dalawang kautusan la- 
ban sa mga banyagang diyos at mga imahen (Exo 
20:3-6, Deu 5:7-10) upang maging isang utos, at 
pagkatapos, upang magkaroon ng ikasampu, hinati 
nila sa dalawang utos ang Exodo 20:17 (Deu 5:21), 
anupat ginawang ikasiyam ang utos laban sa pag- 
iimbot sa asawa ng isang lalaki, at ikasampu na- 
man ang utos laban sa pag-iimbot sa kaniyang ba- 
hay, at iba pa. Sinikap ni Augustine na suportahan 
ang kaniyang teoretikal na paghahati-hati salig sa 
mas huli at katulad na pagkakatala ng Dekalogo sa 


SAMPUNG UTOS 


Deuteronomio 5:6-21, kung saan dalawang magkai- 
bang salitang Hebreo ang masusumpungan sa tala- 
ta 21 (“Ni nanasain [anyo ng Heb. na cha:madh'] mo 
man... Ni may-kasakiman mo mang hahangarin 
[anyo ng Heb. na @a-wah |"), sa halip na salig sa mas 
naunang teksto sa Exodo 20:17, kung saan iisang 
pandiwa (nasain) ang lumilitaw nang makalawang 
ulit. 

May iba pang maliliit na pagkakaiba-iba ang mga 
pananalita ng magkatulad na pagtatala ng Sampung 
Utos sa Exodo at Deuteronomio, ngunit sa paanu- 
man ay hindi nakaaapekto ang mga ito sa puwersa 
o sa kahulugan ng mga kautusang ito. Bagaman sa 
naunang talaan ay inilalahad ang Sampung Sali- 
ta sa istilong pormal na hanay ng mga batas, nasa 
anyong pasalaysay naman ang pag-ulit dito nang 
maglaon, sapagkat noong pangyayaring iyon ay inu- 
ulit lamang ni Moises ang utos ng Diyos bilang paa- 
laala. Lumilitaw din ang Sampung Salita sa iba pang 
mga talata sa iba namang mga anyo, yamang ma- 
dalas sipiin o banggitin ang mga ito kasama ng iba 
pang mga tagubilin ng mga manunulat ng Bibliya 
kapuwa ng Hebreo at Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan.--Exo 31:14: 34:14, 17, 21: Lev 19:3, 11, 12; Deu 
4:15-19: 6:14, 15, Mat 5:27: 15:4: Luc 18:20, Ro 13:9, 
Efe 6:2, 3. 

Ang Diyos ang nagbigay ng Sampung Salita, kaya 
naman isa itong sakdal na kodigo ng kautusan. Nang 
isang lalaking “bihasa sa Kautusan” ang magtanong 
kay Jesu-Kristo, “Guro, alin ang pinakadakilang utos 
sa Kautusan?”, sinipi ni Jesus ang isang utos na sa 
diwa ay pinakabuod ng unang apat (o posibleng ng 
unang lima) na kautusan ng Sampung Utos, anupat 
sinabi niya: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos 
nang iyong buong puso at nang iyong buong kalulu- 
wa at nang iyong buong pag-iisip.” Pagkatapos ay bi- 
nuod ni Jesus ang nalalabing bahagi ng Dekalogo sa 
iilang salita ng isa pang utos: "Iibigin mo ang iyong 
kapuwa gaya ng iyong sarili.”--Mat 22:35-40, Deu 
6:5: Lev 19:18. 

Ang mga Kristiyano ay Wala sa Ilalim ng De- 
kalogo. [Ipinanganak si Jesus sa ilalim ng Kautu- 
san, at buong-kasakdalan niya itong tinupad, anupat 
nang bandang huli ay ibinigay niya ang kaniyang 
buhay bilang pantubos para sa sangkatauhan. (Gal 
4:4: 1Ju 2:2) Karagdagan pa, sa pamamagitan ng ka- 
niyang kamatayan sa pahirapang tulos, pinalaya 
niya yaong mga nasa ilalim ng Kautusan (kala- 
kip ang saligang Sampung Salita o Utos) “sa pa- 
mamagitan ng pagiging isang sumpa na kapalit” 
nila. Ang kamatayan niya ang nagsilbing paglalaan 
upang ‘mapawi ang sulat-kamay na dokumento,' 
anupat ipinako ito sa pahirapang tulos.--Gal 3:13, 
Col 2:13, 14. 

Gayunpaman, mahalagang pag-aralan ng mga 
Kristiyano ang Kautusan lakip na ang Sampung Sa- 


1070 


lita nito, sapagkat isinisiwalat nito ang pangmalas 
ng Diyos sa mga bagay-bagay, at mayroon itong 
“anino ng mabubuting bagay na darating,” ng katu- 
nayan na nasa Kristo. (Heb 10:1, Col 2:17: Gal 6:2) 
Ang mga Kristiyano ay 'hindi walang kautusan sa 
Diyos kundi nasa ilalim ng kautusan kay Kristo." 
(1Co 9:21) Ngunit hindi sila hinahatulan ng kautu- 
sang iyon bilang mga makasalanan, sapagkat ang 
di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa pamama- 
gitan ni Kristo ay naglalaan ng kapatawaran para sa 
kanilang mga kamalian na bunga ng kahinaan ng la- 
man.---Ro 3:23, 24. 


SAMPUNG UTOS. 


LITA. 


SAMSAM. Mga bagay na dinambong o kinam- 
kam mula sa natalong kaaway at karaniwan nang 
nagiging pag-aari ng mga nagtagumpay sa digma- 
an o, kung minsan, yaong kinuha ng mga bandido 
o mga magnanakaw. (Luc 11:21, 22) Bagaman ku- 
mukuha ng samsam ang Israel kapag nagtatagum- 
pay sila, hindi ang pagtatamo ng samsam ang mo- 
tibo nila sa pakikipagbaka, kundi bahagi ito ng 
gantimpala ni Jehova sa kanila dahil sa pagsasaga- 
wa nila ng kaniyang kalooban bilang kaniyang mga 
tagapuksa. 

Nang iligtas ni Abraham si Lot mula sa mga huk- 
bo ni Kedorlaomer, hindi niya tinanggap mula sa 
hari ng Sodoma ang anumang samsam para sa ka- 
niyang sarili upang walang makapagsabi na ito, 
hindi si Jehova, ang nagpayaman sa kaniya.---Gen 
14:1-24, Heb 7:4. 

Paghahati-hati ng Samsam. Nang paghigan- 
tihan ang mga Midianita dahil pinangyari ni- 
lang magkasala at mapuksa ang marami sa Israel 
(Bil 25), maraming samsam ang kinuha sa kani- 
la. Hinati ito anupat ang kalahati ay tinanggap ng 
12,000 lalaking nakipagdigma, at ang kalahati na- 
man ay tinanggap niyaong mga nanatili sa kanilang 
tahanan. Pagkatapos, isang parte sa bawat 500 mula 
sa naging bahagi ng mga lalaking nakipagdigma 
ang napunta sa mga saserdote, at isang parte na- 
man sa bawat 50 niyaong isang kalahati ang napun- 
ta sa mga Levita. Kusang-loob na ibinigay naman ng 
mga kawal ang maraming samsam na ginto, parti- 
kular na yaong mga nasa anyong alahas at palamu- 
ti, para sa santuwaryo dahil sa pagpapahalaga sa 
proteksiyon ni Jehova sa labanan, kung saan walang 
isa man sa kanila ang namatay.--Bil 31:3-5, 21-54. 

Nang maglaon, maaaring hindi na eksaktong na- 
sunod ang kaayusang ito, ngunit waring nakapagta- 
tag ito ng isang pangkalahatang saligan sa paghaha- 
ti-hati ng samsam. (1Sa 30:16-20, 22-25: Aw 68:12) 
Noong dakong huli, sa ilalim ng kaharian, isang ba- 
hagi ng samsam ang ibinubukod para sa hari o para 


Tingnan ang SAMPUNG SA- 


1071 


sa santuwaryo.--2Sa 8:7, 8, 11, 12; 2Ha 14:14, 1Cr 
18:7, 11. 

Noong Sakupin ang Canaan. Ang mga lunsod 
sa pitong bansa ng Canaan ay itatalaga sa pagkapuk- 
sa, ang lahat ng tumatahan sa mga iyon ay papata- 
yin, tanging ang mga bakahan at ang iba pang mga 
bagay ang maaaring kunin. (Deu 20:16-18, 7:1, 2: 
Jos 11:14) Ang isang eksepsiyon dito ay ang Jerico, 
bilang ang unang bunga ng pananakop sa Canaan, 
tanging ang mga metal ang kinuha at itinalaga sa 
santuwaryo. (Jos 6:21, 24) Pinaligtas ang sambaha- 
yan ni Rahab dahil sa kaniyang pananampalataya. 
(Jos 6:25) Sa mga lunsod na pag-aari ng mga tao ng 
ibang mga bansa, kung kailangang kunin ang mga 
ito sa pamamagitan ng pakikipagdigma, ang mga 
birheng babae at mga bata ay pinaliligtas. (Deu 
20:10-15) Ang lahat ng kagamitan o bagay na si- 
namsam ay kailangang linisin: Kung yari ito sa kayo, 
balat, o kahoy, dapat itong hugasan, kung metal na- 
man, dapat itong gamitan ng apoy.--Bil 31:20-23. 

Mga Apostatang Lunsod. Ang mga Israeli- 
tang lunsod na nag-apostata, ay lubusang pupuksa- 
in pati na ang lahat ng tumatahan sa mga iyon, ang 
samsam ay susunugin sa liwasan, at ang lunsod ay 
iiwang “isang bunton ng mga guho hanggang sa pa- 
nahong walang takda. ”---Deu 13:12-17. 

Sinamsaman ni Kristo ang Bahay ni Satanas. 
Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, sinamsaman o "Nilo- 
oban’ niya ang bahay ni Satanas sa pamamagitan ng 
pagliligtas sa mga inaalipin ng mga demonyo, anu- 
pat pinagaling ang mga karamdamang idinulot sa 
kanila ng mga demonyo. (Mat 12:22-29) Isa pa, 
“nang umakyat siya sa kaitaasan ay nagdala siya ng 
mga bihag, nagbigay siya ng mga kaloob na mga 
tao.” Ang mga ito ay kinuha niya mula sa kontrol ni 
Satanas bilang mga kaloob ukol sa pagpapatibay ng 
kaniyang kongregasyon.---Efe 4:8, 11, 12. 

Mga Mananamsam Mula sa Huwad na Relihi- 
yon. Sinabi ni Kristo na ang mga eskriba at mga 
Pariseo ay gaya ng mga magnanakaw, 'pund ng 
pandarambong, maliwanag na dahil sa pangingikil 
sa mga babaing balo at sa iba pang mga tao na wa- 
lang kalaban-laban, at, isa pa, dahil pinananatili nila 
ang mga tao sa pagkaalipin sa relihiyon yamang ina- 
lis nila ang “susi ng kaalaman.” (Mat 23:25, Luc 
11:52) Gayundin, malaking bahagi ang ginampanan 
ng relihiyosong mga lider ng mga Judio sa panda- 
rambong sa mga pag-aari ng mga Kristiyano.---Heb 
10:34. 


SAMSERAI. Ang ulo ng isang sambahayan 
ng ninuno na nanirahan sa Jerusalem, anak ni Jero- 
ham sa tribo ni Benjamin.--1Cr 8:1, 26-28. 


SAMSON [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “araw']. Isa sa namumukod-tanging mga 
hukom ng Israel, anak ni Manoa, isang Danita na 


SAMSON 


mula sa Zora. Bago isilang si Samson, isang anghel 
ang nagpakita sa kaniyang ina at nagpatalastas na 
magsisilang ito ng isang anak na lalaki na magiging 
isang Nazareo mula sa kaniyang kapanganakan at 
“mangunguna sa pagliligtas sa Israel mula sa kamay 
ng mga Filisteo.” (Huk 13:1-5, 24, 16:17) Bilang 
panghinaharap na lider sa pakikipaglaban sa mga 
Filisteo, hindi maiiwasan ni Samson na lumapit sa 
mga bangkay ng mga taong mapapatay sa pakiki- 
pagbaka. Samakatuwid, ipinakikita ng mismong uri 
ng kaniyang atas na wala siya sa ilalim ng kautusan 
na nagsasabing huwag humipo ng mga bangkay 
ang mga Nazareo. (Bil 6:2-9) Dapat ding pansinin na 
ang kautusang ito ay kumakapit sa mga tao na 
boluntaryong nanata ng pagka-Nazareo, ngunit sa 
kaso ni Samson, ang mga kahilingan ay yaong espe- 
sipikong sinabi sa kaniyang ina ng anghel ni Jehova. 

Nang nasa hustong gulang na si Samson upang 
mag-asawa, hiniling niya sa kaniyang mga magu- 
lang na kunin upang maging kaniyang asawa ang 
isang partikular na babaing Filisteo mula sa Timnah. 
Kaayon ito ng patnubay ng espiritu ng Diyos, ya- 
mang magbibigay ito ng pagkakataon kay Samson 
upang makipaglaban sa mga Filisteo. (Huk 13:25- 
14:4) Nang maglaon, malapit sa Timnah, isang may- 
kiling na batang leon ang nasalubong ni Samson. 
Palibhasa'y pinalakas ng espiritu ng Diyos, niluray 
niya ang hayop sa pamamagitan lamang ng kani- 
yang mga kamay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya 
patungong Timnah at doon ay nakipag-usap sa ba- 
baing Filisteo na nais niyang mapangasawa.---Huk 
14:5-7. 

Pagkaraan ng ilang panahon ay pumunta si Sam- 
son sa Timnah, kasama ang kaniyang mga magu- 
lang, upang iuwi sa bahay ang babaing pakakasalan 
niya. Habang papunta roon ay lumiko siya mula sa 
daan upang tingnan ang bangkay ng leon na pina- 
tay niya at nakasumpong siya sa loob nito ng isang 
kulupon ng mga bubuyog at pulot-pukyutan. Kuma- 
in si Samson ng pulot-pukyutan at, nang makasama 
niyang muli ang kaniyang mga magulang, inalok 
niya sila ng pulot-pukyutan. Sa piging ng kasalan ay 
ginawa niyang bugtong ang insidenteng ito at iniha- 
rap ito sa 30 Filisteong abay na lalaki. Ang sumunod 
na mga pangyayari na nauugnay sa bugtong na ito 
ang nagbigay ng pagkakataon kay Samson upang 
pumatay ng 30 Filisteo sa Askelon.---Huk 14:8-19. 

Nang ang babaing pakakasalan ni Samson ay ibi- 
gay ng ama nito sa ibang lalaki at hindi siya pina- 
hintulutan ng ama ng babae na makita ito, nagka- 
roon si Samson ng isa pang pagkakataon upang 
kumilos laban sa mga Filisteo. Gamit ang 300 sorra, 
sinilaban niya ang mga bukid ng mga butil, mga 
ubasan, at mga taniman ng olibo ng mga Filisteo. 
Nang magkagayon ay sinunog ng nagngangalit na 


SAMSON 


mga Filisteo ang babaing pakakasalan ni Samson at 
ang ama nito, sapagkat ang pinsalang dinanas ng 
mga Filisteo ay resulta ng pakikitungo nito kay 
Samson. Dahil sa pagkilos na iyon, muling binigyan 
ng mga Filisteo si Samson ng dahilan upang paghi- 
gantihan sila. Pinatay niya ang marami sa kanila, 
“na ibinubunton ang mga binti sa mga hita.”---Huk 
14:20-15:8. 

Sa pagsisikap na makapaghiganti kay Samson, 
ang mga Filisteo ay pumunta sa Lehi. Nang magka- 
gayon ay tatlong libong takot na mga lalaki ng Juda 
ang humikayat kay Samson sa malaking batong 
Etam upang sumuko, pagkatapos ay iginapos nila 
siya ng dalawang bagong lubid at dinala sa mga Fi- 
listeo. Ang tuwang-tuwang mga Filisteo naman ay 
naghandang salubungin si Samson. Ngunit “kinilos 
siya ng espiritu ni Jehova, at ang mga lubid na nasa 
kaniyang mga bisig ay naging gaya ng mga sinulid 
na lino na nasunog sa apoy, anupat ang mga pa- 
ngaw sa kaniya ay natunaw mula sa kaniyang mga 
kamay.” Sa pamamagitan ng sariwang panga ng la- 
laking asno, pinatay ni Samson ang isang libong la- 
laki, pagkatapos ay sinabi niyang si Jehova ang nag- 
bigay ng tagumpay na ito. Noong pagkakataong 
iyon, bilang sagot sa kahilingan ni Samson, makahi- 
malang naglaan si Jehova ng tubig upang mapawi 
ang kaniyang uhaw.---Huk 15:9-19. 

Minsan naman ay pumunta si Samson sa tahanan 
ng isang patutot sa Filisteong lunsod ng Gaza. Nang 
mabalitaan ito, inabangan siya ng mga Filisteo, 
anupat binalak na patayin siya sa kinaumagahan. 
Ngunit noong hatinggabi ay bumangon si Samson 
at binunot ang pintuang-daan ng lunsod at ang mga 
posteng panggilid ng mga iyon at ang halang mula 
sa pader ng Gaza, at dinala niya ang mga iyon 
“hanggang sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng 
Hebron.” (Huk 16:1-3; tingnan ang Gaza Blg. 1.) Isa 
itong malaking kahihiyan para sa mga Filisteo, ya- 
mang iniwan nitong mahina at walang panangga- 
lang ang Gaza mula sa mga sasalakay. Ipinakiki- 
ta ng kahanga-hangang gawang ito ni Samson na 
nasa kaniya pa rin ang espiritu ng Diyos, anupat 
ito'y katibayan na hindi siya pumaroon sa bahay ng 
patutot para sa imoral na layunin. Sa Commentary 
on the Holy Scriptures ni Lange (Huk 16:1, p. 212), 
ang komentaristang si Paulus Cassel ay nagsabi 
tungkol sa puntong ito: “Hindi pumunta si Samson 
sa Gaza sa layuning dumalaw sa isang patutot: sa- 
pagkat sinasabing pumunta siya, sa lugar na iyon, 
at nakakita siya roon ng isang [patutot]. Ngunit da- 
hil gusto niyang magpalipas ng gabi roon [sa Gaza], 
wala siyang magawa, bilang kaaway ng bansa, kun- 
di ang makipanuluyan sa [patutot]... . Ang pagtigil 
niya roon ay ginamitan ng pananalita na hindi nai- 
iba sa ginamit may kinalaman sa panunuluyan ng 
mga tiktik sa bahay ni Rahab. Ang mga salitang, 


1072 


‘nakakita siya ng babae,' ay nagpapahiwatig lamang 
na nang makakita siya ng gayong uri ng babae, 
alam niya kung saan siya makasusumpong ng ma- 
tutuluyan para sa gabing iyon.” (Isinalin at inedit ni 
P. Schaff, 1976) Dapat ding pansinin na sinasabi ng 
ulat na “si Samson ay nanatiling nakahiga hang- 
gang hatinggabi" at hindi 'si Samson ay nanatiling 
nakahiga kasama ng babae hanggang hatinggabi.” 

Sa pagpunta sa teritoryo ng kaaway, ipinakita ni 
Samson ang kaniyang katapangan. Malamang na 
pumunta siya sa Gaza upang 'humanap ng pagkaka- 
taon laban sa mga Filisteo, gaya ng nangyari noong 
una nang maghanap siya ng asawa mula sa kanila. 
(Huk 14:4) Kung gayon nga, lumilitaw na nilayon ni 
Samson na ang anumang pagsisikap laban sa kani- 
ya ay gawing isang oportunidad upang magawan 
ng pinsala ang mga Filisteo. 

Ipinagkanulo ni Delaila. Pagkatapos nga nito 
ay umibig si Samson kay Delaila. (Tingnan ang 
DELAILA.) Kapalit ng materyal na pakinabang, pi- 
nagsikapang alamin ni Delaila ang sekreto ng lakas 
ni Samson. Tatlong beses niya itong binigyan ng 
nagliligaw na sagot. Ngunit dahil sa pangungu- 
lit nito, bumigay na rin si Samson nang dakong huli 
at isiniwalat kay Delaila na ang kaniyang lakas ay 
dahil sa kaniyang pagiging Nazareo mula nang isi- 
lang siya. Nang magkagayon, ipinatawag ni Delaila 
ang mga Filisteo upang kunin ang gantimpala sa 
pagsusuko kay Samson sa kanila. Habang natutulog 
si Samson sa kaniyang mga tuhod, ipinaahit niya 
ang buhok nito. Paggising ni Samson, wala na sa ka- 
niya ang espiritu ni Jehova, sapagkat hinayaan ni- 
yang malagay siya sa isang situwasyon na hu- 
mantong sa pagkaputol ng kaniyang pagka-Nazareo. 
Hindi ang buhok mismo, kundi ang isinasagisag 
nito, samakatuwid nga, ang pantanging kaugnayan 
ni Samson kay Jehova bilang isang Nazareo, ang pi- 
nagmumulan ng kaniyang lakas. Nang magwakas 
ang kaugnayang iyon, wala nang ipinagkaiba si 
Samson sa ibang mga tao. Dahil dito, nagawa ng 
mga Filisteo na bulagin siya, gapusin siya ng mga 
pangaw na tanso, at pagtrabahuhin siya bilang ta- 
gagiling sa bahay-bilangguan.---Huk 16:4-21. 

Habang nasa bilangguan si Samson, nagsaayos 
ang mga Filisteo ng isang malaking hain para sa ka- 
nilang diyos na si Dagon, na itinuring nilang siyang 
tumulong sa kanila upang mabihag si Samson. Nag- 
tipon ang malalaking pulutong, kasama na ang la- 
hat ng mga panginoon ng alyansa, sa bahay na gi- 
nagamit sa pagsamba kay Dagon. Sa bubong pa 
lamang ay mayroon nang 3,000 lalaki at babae. Hi- 
niling ng nagsasayang mga Filisteo na ilabas si 
Samson, na noon ay lumago na ang buhok, mula sa 
bilangguan upang mapagkatuwaan nila. Pagdating 
ni Samson, hiniling niya sa bata na umaakay sa ka- 


1073 


niya na ipahipo sa kaniya ang mga haliging sumu- 
suhay sa gusali. Pagkatapos ay nanalangin siya kay 
Jehova: “Alalahanin mo ako, pakisuyo, at palakasin 
mo ako, pakisuyo, nitong minsan na lamang, O ikaw 
na tunay na Diyos, at pahintulutan mo akong ipag- 
higanti ang aking sarili sa mga Filisteo ng paghihi- 
ganti para sa isa sa aking dalawang mata.” (Huk 
16:22-28) Maaaring ipinanalangin niyang maipag- 
higanti ang kaniyang sarili para sa isa lamang sa ka- 
niyang mga mata dahil kinikilala niya na may ka- 
salanan din siya sa pagkawala ng mga iyon. O, 
baka nadama niya na imposible nang maipaghigan- 
ti niya nang lubusan ang kaniyang sarili bilang ki- 
natawan ni Jehova. 

Itinukod ni Samson ang kaniyang sarili sa dala- 
wang suhay na haligi at “inubos niya ang kaniyang 
buong lakas,” na naging dahilan upang bumagsak 
ang bahay. Bilang resulta, namatay siya at ang na- 
pakaraming Filisteo na mas marami kaysa sa napa- 
tay niya bago nito. Inilibing siya ng kaniyang mga 
kamag-anak “sa pagitan ng Zora at Estaol sa dakong 
libingan ni Manoa na kaniyang ama.” Sa gayon ay 
namatay si Samson nang tapat kay Jehova pagkata- 
pos maghukom sa Israel nang 20 taon. Kaya naman 
angkop lamang na lumitaw ang kaniyang pangalan 
kasama ng mga lalaking sa pamamagitan ng pana- 
nampalataya ay napalakas.--Huk 15:20, 16:29-31, 
Heb 11:32-34. 


SAMUA [pinaikling anyo ng Semaias, nanga- 
ngahulugang “Narinig (Pinakinggan) ni Jehova']. 

1. Ang pinuno na kumakatawan sa tribo ni Ru- 
ben na isinugo ni Moises sa Lupang Pangako bilang 
isang tiktik, anak ni Zacur. Nakisama siya sa siyam 
na iba pang tiktik sa pagpapahina ng loob ng mga 
Israelita upang hindi manampalataya ang mga ito 
na papawiin ni Jehova mula sa Canaan ang kanilang 
mga kaaway.--Bil 13:2-4, 28, 29. 

2. Isang anak ni David na kabilang sa mga isini- 
lang ni Bat-sheba, samakatuwid ay tunay na kapa- 
tid ni Haring Solomon. (2Sa 5:13, 14: 1Cr 14:3, 4) 
Minsan siyang tinawag na Simea.— 1Cr 3:5. 

3. Isang Levita na mula sa linya ni Jedutun na 
ang anak o inapo na si Abda ay nanirahan sa Jeru- 
salem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. (Ne 
11:17) Tinatawag siyang Semaias sa 1 Cronica 9:16. 

4. Isang saserdote na nangunguna sa sambaha- 
yan ni Bilga sa panig ng ama noong mga araw ng 
kahalili ni Jesua na si Joiakim.--Ne 12:12, 18. 


SAMUEL [Pangalan ng Diyos]. Isang prominen- 
teng propeta (Gaw 3:24, 13:20), karaniwan nang 
kinikilalang sumulat ng mga aklat ng Bibliya na 
Mga Hukom, Ruth, at isang bahagi ng Unang Sa- 
muel. (Ihambing ang 1Sa 10:25, 1Cr 29:29.) Ang 
kaniyang amang si Elkana ay isang Levita na mula 


SAMUEL 


sa di-makasaserdoteng mga Kohatita. (1Cr 6:27, 28, 
33-38) Si Samuel ay nagkaroon ng tatlong tunay na 
kapatid na lalaki at dalawang tunay na kapatid na 
babae.--1ISa 2:21. 

Yamang bago pa ipinaglihi ay ipinangako na siya 
ng kaniyang inang si Hana sa paglilingkod kay Jeho- 
va bilang isang Nazareo (1Sa 1:11), si Samuel ay di- 
nala sa tabernakulo sa Shilo nang maawat na sa suso 
(marahil ay sa edad na di-kukulangin sa tatlong 
taon, ihambing ang 2Cr 31:16) at iniwan doon sa pa- 
ngangalaga ng mataas na saserdoteng si Eli. (1Sa 
1:24-28) Kaya si Samuel, na nabibigkisan ng isang 
linong epod, ay "naglingkod kay Jehova’ bilang isang 
bata. Taun-taon ay dinadalaw siya ng kaniyang ina 
at dinadalhan siya nito ng isang bagong damit na 
walang manggas. (1Sa 2:18, 19) Habang lumalaki 
siya, si Samuel ay naging “higit na kaibig-ibig kapu- 
wa sa pangmalas ni Jehova at niyaong sa mga tao.” 
--1Sa 2:26. 

Naging Propeta sa Murang Edad. Sa gabi ay 
natutulog si Samuel sa “templo ni Jehova, na kinaro- 
roonan ng kaban ng Diyos,” at lumilitaw na ang ka- 
niyang unang atas sa umaga ay ang buksan ang 
“mga pinto ng bahay ni Jehova.” (1Sa 3:3, 15) Mali- 
wanag na ang mga salitang “kinaroroonan ng kaban 
ng Diyos” ay kumakapit sa lugar ng tabernakulo at 
hindi dapat unawain na nangangahulugang natutu- 
log si Samuel sa Kabanal-banalan. Bilang isang di- 
makasaserdoteng Kohatitang Levita ay wala siyang 
karapatang makita ang Kaban o ang alinman sa iba 
pang sagradong kasangkapan sa loob ng santuwar- 
yo. (Bil 4:17-20) Ang tanging bahagi ng bahay ni Je- 
hova na maparoroonan ni Samuel ay ang looban ng 
tabernakulo. Samakatuwid, malamang na binubuk- 
san niya ang mga pinto na patungo sa looban, at 
malamang na doon siya natutulog. Noong panahong 
ang tabernakulo ay nakapirme sa Shilo, malamang 
na may iba't ibang istrakturang itinayo, at maaaring 
isa sa mga ito ang nagsilbing dakong tulugan ni Sa- 
muel. 

Isang gabi, nang nagpapahinga na, nakarinig si 
Samuel ng isang tinig na tumatawag sa kaniya sa 
pangalan. Sa pag-aakalang ang nagsasalita ay ang 
mataas na saserdoteng si Eli, tumakbo siya at luma- 
pit dito. Matapos itong mangyari nang tatlong ulit, 
napag-unawa ni Eli na si Jehova ang tumatawag kay 
Samuel at tinagubilinan siya ni Eli alinsunod dito. 
Nang magkagayon ay ipinaalam ni Jehova kay Sa- 
muel ang kaniyang kahatulan laban sa sambahayan 
ni Eli. Palibhasa'y natatakot, hindi nagkusang-loob 
si Samuel na sabihin ang anumang impormasyon 
may kinalaman sa salita ni Jehova hanggang sa hi- 
lingin ni Eli na sabihin niya iyon. Sa gayon ay nag- 
simula ang gawaing panghuhula ni Samuel, at nang 
maglaon ay nabatid ng buong Israel na talagang 
siya ay propeta ni Jehova.-- 1Sa 3:2-21. 


SAMUEL 


Nanguna sa Israel sa Tunay na Pagsamba. 
Pagkalipas ng mahigit na 20 taon, sa payo ni Sa- 
muel, iniwan ng mga Israelita ang idolatrosong pag- 
samba at nagsimulang maglingkod kay Jehova la- 
mang. Pagkatapos nito, tinipon ni Samuel ang mga 
Israelita sa Mizpa. Sinamantala ng mga Filisteo ang 
situwasyon at sumalakay. Dahil sa takot, hiniling ng 
mga anak ni Israel kay Samuel na humingi ng sak- 
lolo kay Jehova. Ginawa niya iyon at naghandog din 
siya ng isang korderong pasusuhin bilang hain. (1Sa 
7:2-9) Sabihin pa, bilang isang di-makasaserdoteng 
Kohatitang Levita, hindi awtorisado si Samuel na 
manungkulan sa altar ng santuwaryo (Bil 18:2, 3, 
6, 7), at walang ulat na ginawa niya iyon kailanman. 
Gayunman, bilang kinatawan at propeta ni Jehova, 
maaari siyang maghain sa iba pang mga dako bi- 
lang pagsunod sa utos ng Diyos, gaya ng ginawa ni 
Gideon (Huk 6:25-28) at ni Elias. (1Ha 18:36-38) Si- 
nagot ni Jehova ang panalangin ni Samuel, anupat 
nilito ang mga Filisteo at sa gayon ay pinangyaring 
matamo ng mga Israelita ang isang mahalagang ta- 
gumpay. Bilang paggunita nito, naglagay si Samuel 
ng isang bato sa pagitan ng Mizpa at Jesana at tina- 
wag itong Ebenezer (nangangahulugang “Bato ng 
Pagtulong"). (1Sa 7:10-12) Walang alinlangang mula 
sa mga nasamsam dito at sa iba pang mga digma- 
an, nagbukod si Samuel ng mga bagay bilang banal 
para sa pagmamantini ng tabernakulo.--1Cr 26: 
27, 28. 

Ang mga araw ni Samuel ay nagdulot ng iba pang 
mga kahirapan para sa mga Filisteo (1Sa 7:13, 14) at 
napatunayang isang yugto na kinakitaan ng namu- 
mukod-tanging mga pagdiriwang ng Paskuwa. (2Cr 
35:18) Waring gumawa rin si Samuel ng ilang kaa- 
yusan para sa mga Levitang bantay ng pintuang- 
daan, at maaaring ang kaayusan niyang ito ang 
nagsilbing saligan para sa pagkakaorganisa na ipi- 
natupad ni David. (1Cr 9:22) Mula sa kaniyang ta- 
hanan sa Rama sa bulubunduking pook ng Efraim, 
taunan ding inikot ni Samuel ang Bethel, Gilgal, at 
Mizpa, anupat humatol sa Israel sa lahat ng mga da- 
kong ito. (1Sa 7:15-17) Hindi niya inabuso kailan- 
man ang kaniyang posisyon. Ang kaniyang rekord 
ay walang kapintasan. (1Sa 12:2-5) Ngunit binaluk- 
tot ng kaniyang mga anak, nina Joel at Abias, ang 
katarungan.--- 1Sa 8:2, 3. 

Pinahiran si Saul Bilang Hari. Ang kawa- 
lang-katapatan ng mga anak ni Samuel, lakip ang 
banta ng pakikipagdigma sa mga Ammonita, ay 
nag-udyok sa matatandang lalaki ng Israel na hili- 
nging mag-atas si Samuel ng isang hari sa kanila. 
(1Sa 8:4, 5; 12:12) Ang sagot ni Jehova sa panala- 
ngin ni Samuel may kinalaman dito ay na, bagaman 
ang kahilingan ng bayan ay nagpapakita ng kawa- 
lan ng pananampalataya sa pagkahari ni Jehova, 
gayunpaman, dapat na pagbigyan ito ng propeta at 


1074 


payuhan sila kung ano ang nasasangkot sa kauku- 
lang nararapat sa hari. Bagaman sinabihan ni Sa- 
muel na ang monarkiya ay magdudulot ng pag- 
kawala ng ilang kalayaan, nagpumilit pa rin ang 
bayan na magkaroon ng isang hari. Matapos na pa- 
alisin ni Samuel ang mga tao ng Israel, pinatnuba- 
yan ni Jehova ang mga bagay-bagay upang mapa- 
hiran ni Samuel ang Benjamitang si Saul bilang 
hari. (1Sa 8:6-10: 1) Pagkatapos nito, isinaayos ni Sa- 
muel na magtipon ang mga Israelita sa Mizpa, at 
doon ay itinalaga si Saul bilang hari sa pamamagi- 
tan ng palabunutan. (1Sa 10:17-24) Muling nagsali- 
ta si Samuel tungkol sa kaukulang nararapat sa pag- 
kahari, at gumawa rin siya ng isang nakasulat na 
rekord nito.---1Sa 10:2b. 

Pagkatapos ng tagumpay ni Saul laban sa mga 
Ammonita, tinagubilinan ni Samuel ang mga Israe- 
lita na pumaroon sa Gilgal upang muling pagtiba- 
yin ang pagkahari nito. Sa okasyong iyon, sinariwa 
ni Samuel sa kanilang alaala ang kaniyang sari- 
ling rekord, gayundin ang nakalipas na kasaysayan 
ng Israel, at ipinakita na ang pagkamasunurin kay 
Jehova ng hari at ng bayan ay kailangan upang ma- 
panatili ang pagsang-ayon ng Diyos. Upang idiin sa 
kanila ang kalubhaan ng pagtatakwil kay Jehova bi- 
lang Hari, ipinanalangin ni Samuel ang isang di- 
napapanahong makulog na bagyo. Ang pagsagot ni 
Jehova sa pagsusumamong iyon ay nag-udyok sa 
bayan na kilalanin ang kanilang malubhang pagsa- 
lansang.-- 1Sa 11:14-12:25. 

Sa dalawang pagkakataon pagkatapos nito ay ki- 
nailangang sawayin ni Samuel si Saul dahil sa pag- 
suway sa utos ng Diyos. Sa naunang pagkakataon, 
ipinatalastas ni Samuel na ang paghahari ni Saul 
ay hindi mamamalagi sapagkat may-kapangahasan 
itong naghain sa halip na maghintay gaya ng iniu- 
tos sa kaniya. (1Sa 13:10-14) Ang pagtatakwil ni Je- 
hova mismo kay Saul bilang hari ang ikalawang 
mensahe ng paghatol na inihatid ni Samuel kay Saul 
dahil sumuway ito at pinanatiling buhay si Ha- 
ring Agag at ang pinakamainam ng kawan at baka- 
han ng mga Amalekita. Bilang tugon sa pakiusap ni 
Saul, humarap si Samuel na kasama nito sa mata- 
tandang lalaki ng Israel at sa bayan. Pagkatapos ay 
iniutos ni Samuel na dalhin sa kaniya si Agag at 
nang magkagayon ay “pinagtataga [ito] sa harap ni 
Jehova sa Gilgal.”---1Sa 15:10-33. 

Pinahiran si David. Nang maghiwalay ang 
dalawang lalaki, hindi na sila nagkaroon ng anu- 
mang ugnayan. Gayunman, si Samuel ay nagda- 
lamhati para kay Saul. Ngunit pinatigil ng Diyos na 
Jehova ang kaniyang pagdadalamhati, anupat ina- 
tasan siyang pumaroon sa Betlehem upang pahiran 
ang isa sa mga anak ni Jesse bilang hari ng Israel sa 
hinaharap. Upang maiwasan ang anumang paghihi- 


1075 


nala ni Saul na maaaring maging dahilan ng pagka- 
matay ni Samuel, iniutos ni Jehova na magdala si 
Samuel ng isang baka para sa paghahain. Marahil ay 
natakot na baka kaya pumaroon si Samuel ay upang 
maglapat ng saway o parusa sa isang nagawang ka- 
samaan, ang matatandang lalaki ng Betlehem ay 


SAMUEL 


nanginig. Ngunit tiniyak niya sa kanila na ang kani- 
yang pagparoon ay nangangahulugan ng kapayapa- 
an at pagkatapos ay isinaayos niya na si Jesse at ang 
mga anak nito ay makisalo sa isang kainan ukol sa 
paghahain. Palibhasa'y humanga sa anyo ng panga- 
nay ni Jesse na si Eliab, inisip ni Samuel na tiyak na 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG SAMUEL 


Rekord hinggil sa pasimula ng pamamahala ng mga hari sa Is- 
rael, na nagdiriin ng pagsunod kay Jehova 
Isinulat nina Samuel, Natan, at Gad, ang Unang Samuel ay 


sumasaklaw sa panahon mula sa kapanganakan ni Samuel 
hanggang sa kamatayan ng unang hari ng Israel, si Saul 


Ibinangon ni Jehova si Samuel bilang propeta sa Is- 
rael (1:1-7:17) 

Ipinanganak si Samuel bilang sagot sa panalangin ng kani- 
yang inang si Hana, pagkaawat niya sa suso, dinala siy: 
sa santuwaryo upang maglingkod doon bilang pagtupai 
sa panata ni Hana 


Kinausap ni Jehova si Samuel, anupat bumigkas siya ng 
hatol laban sa sambahayan ni Eli dahil ang mga anak 
nito na sina Hopni at Pinehas ay gumagawi nang may 
kabalakyutan ngunit hindi sinasaway ni Eli 


Habang lumalaki si Samuel, nakikilala siya bilang isang 
propeta ni Jehova 


Nagsimulang matupad ang salita ni Jehova laban kay Eli: 
Nabihag ng mga Filisteo ang Kaban at pinatay nila ang 
mga anak ni Eli, namatay si Eli nang mabalitaan niya ito 


Pagkaraan ng maraming taon, hinimok ni Samuel ang mga 
Israelita na iwan ang idolatriya at kay Jehova lamang 
maglingkod, pinagtagumpay sila ni Jehova laban sa mga 
Filisteo 

Si Saul ang naging unang hari ng Israel (8:1--15:35) 

Nilapitan ng matatanda ng Israel ang may-edad nang si 
Samuel upang humiling ng isang taong hari: sinabi ni Je- 
hova sa kaniya na pakinggan ang kanilang tinig 

Inutusan ni Jehova si Samuel na pahiran ang Benjamini- 
tang si Saul bilang hari 


Iniharap ni Samuel si Saul sa isang kapulungan ng mga Is- 
raelita sa Mizpa, tinanggihan ng iba si Saul 


Natalo ni Saul ang mga Ammonita, muling pinagtibay sa 
Gilgal ang kaniyang pagkahari, pinaalalahanan ni Samuel 
ang bayan na patuloy na maging masunurin kay Jehova 


Sa harap ng pagsalakay ng mga Filisteo, hindi sinunod ni 
Saul si Jehova nang hindi niya hintayin si Samuel at siya 
mismo ang maghandog ng mga hain: sinabi ni Samuel 
kay Saul na dahil dito ay hindi mamamalagi ang kani- 
yang kaharian 


Natalo ni Saul ang mga Amalekita, ngunit sumuway siya 
nang panatilihin niyang buhay si Haring Agag at ang pi- 
nakamainam sa mga hayop: sinabi ni Samuel kay Saul 
na itinatakwil siya ni Jehova bilang hari at na ang pag- 
sunod ay mas mahalaga kaysa sa hain 

Naging prominente si David, na ikinagalit naman ni 

Saul (16:1-20:42) 


a w 


Pinahiran ni Samuel si David, at lumisan kay Saul ang es- 
piritu ni Jehova; si David ay naging manunugtog ng alpa 


para kay Saul upang paginhawahin ito kapag ito'y naba- 
bagabag 

Pinatay ni David ang Filisteong tagapagtanggol na si Goliat, 
at naging matalik na magkaibigan si David at ang anak 
ni Saul na si Jonatan 


Nang ilagay si David upang mamahala sa mga mandirigma 
ni Saul, nagtamo siya ng maraming tagumpay at pinara- 
ngalan siya sa mga awit nang higit kaysa kay Saul: nani- 
bugho si Saul 


Makalawang ulit na nabigo ang pagtatangka ni Saul na pa- 
tayin si David, gayundin ang pakana niyang mamatay si 
David sa mga kamay ng mga Filisteo sa pagkuha ng dote 
para sa anak ni Saul na si Mical 


Sa kabila ng pangako niya kay Jonatan, tinangka ni Saul 
na patayin si David sa ikatlong pagkakataon, at tumakas 
si David patungo kay Samuel sa Rama 


Nakiusap si Jonatan sa kaniyang ama para kay David ngu- 
nit hindi siya nagtagumpay: binabalaan niya si David, at 
silang dalawa ay nagtibay ng isang tipan 

Ang buhay ni David bilang takas (21:1--27:12) 


Sa Nob, binigyan ng mataas na saserdoteng si Ahimelec si 
David ng pagkain at ibinigay rin niya kay David ang ta- 
bak ni Goliat, pagkatapos, tumakas si David patungong 
Gat, kung saan naiwasan niya ang kapahamakan nang 
magkunwari siyang baliw 

Nanganlong siya sa yungib ng Adulam at pagkatapos ay sa 
kagubatan ng Heret, ipinapatay ni Saul si Ahimelec at 
ang lahat ng nasa Nob, ang anak ni Ahimelec na si Abia- 
tar ay nakaligtas at pumaroon kay David 

Iniligtas ni David ang Keila mula sa mga Filisteo, ngunit 
pagkatapos ay nilisan niya ang lunsod upang hindi siya 
maisuko kay Saul 

Ibinunyag ng mga tao ng Zip ang kinaroroonan ni David, 
muntik na siyang mabihag 

Nagkaroon si David ng pagkakataong patayin si Saul ngu- 
nit hindi niya iyon ginawa 

Namatay si Samuel 

Bilang resulta ng matalinong pagkilos ni Abigail, nakaiwas 
si David sa pagbububo ng dugo dahil sa bugso ng galit 

Sa ikalawang pagkakataon, pinaligtas ni David si Saul, at 
nanganlong siya sa teritoryong Filisteo 

Ang pagtatapos ng paghahari ni Saul (28:1-31:13) 

Nagtipon si Saul ng isang hukbo laban sa sumasalakay na 
mga Filisteo 

Ayaw sagutin ni Jehova ang mga pagsangguni ni Saul dahil 
sa pagkamasuwayin nito, kaya sumangguni si Saul sa 
isang espiritista sa En-dor 

Sa pakikipagbaka sa mga Filisteo, si Saul ay nasugatan 
nang malubha at nagpatiwakal: napatay ang kaniyang 
mga anak na sina Jonatan, Abinadab, at Malki-sua 


SAMUEL, MGA AKLAT NG 


ang anak na ito ang pinili ni Jehova para sa pagka- 
hari. Ngunit hindi si Eliab ni ang sinuman sa anim 
na iba pang anak ni Jesse na naroroon ang pinili ni 
Jehova. Kaya naman, dahil sa pagpupumilit ni Sa- 
muel, ang bunsong anak, si David, ay tinawag mula 
sa pagpapastol ng mga tupa, at nang magkagayon, 
sa utos ni Jehova, pinahiran ni Samuel si David sa 
gitna ng mga kapatid nito.---1Sa 15:34-16:13. 

Nang dakong huli, pagkatapos na pagtangkaan ni 
Haring Saul nang ilang ulit ang kaniyang buhay, tu- 
makas si David patungo kay Samuel sa Rama. Sa ga- 
yon ay pumaroon sa Naiot ang dalawang lalaki, at 
nanatili roon si David hanggang sa personal siyang 
hanapin ni Saul. (1Sa 19:18-20:1) Noong panahong 
hindi pa makakilos si David dahil kay Saul, “nama- 
tay si Samuel: at ang buong Israel ay nagtipon at hi- 
nagulhulan siya at inilibing siya sa kaniyang bahay 
sa Rama.” (1Sa 25:1) Sa gayon ay namatay si Sa- 
muel bilang isang sinang-ayunang lingkod ng Diyos 
na Jehova pagkatapos ng buong buhay na tapat na 
paglilingkod. (Aw 99:6: Jer 15:1, Heb 11:32) Siya ay 
nagpakita ng pagtitiyaga sa pagtupad sa kaniyang 
atas (1Sa 16:6, 11), debosyon sa tunay na pagsamba 
(1Sa 7:3-6), pagkamatapat sa kaniyang mga pakiki- 
tungo (1Sa 12:3), at lakas ng loob at katatagan sa 
pagpapahayag at pagtataguyod ng mga kahatulan 
at mga pasiya ni Jehova (1Sa 10:24: 13:13, 15:32, 
33). 

May kinalaman sa ulat hinggil sa kahilingan ni 
Saul na iahon si Samuel ng espiritista sa En-dor para 
sa kaniya, tingnan ang SAUL Blg. 1. 


SAMUEL, MGA AKLAT NG. Dalawang ak- 
lat ng Hebreong Kasulatan na maliwanag na hindi 
magkahiwalay sa orihinal na Hebreong kanon. Ipi- 
nahihiwatig ito ng isang nota sa Masora na nagpa- 
pakitang ang mga salita sa Unang Samuel, kaba- 
nata 28 (isa sa huling mga kabanata ng Unang 
Samuel), ay nasa kalagitnaan ng aklat. 

Mga Manunulat at Panahong Saklaw. Ayon 
sa sinaunang tradisyong Judio, si Samuel ang su- 
mulat ng unang bahagi ng aklat at sina Natan at 
Gad naman ang sumulat ng natitirang bahagi. Pina- 
tutunayan ng 1 Cronica 29:29 na talagang may isi- 
nulat ang tatlong propetang iyon. Ang aklat mismo 
ay nag-uulat: “Sinalita ni Samuel sa bayan ang 
tungkol sa kaukulang nararapat sa pagkahari at isi- 
nulat iyon sa isang aklat at inilagay iyon sa harap 
ni Jehova.” (1Sa 10:25) Gayunman, salig sa 1 Sa- 
muel 27:6, kung saan may binabanggit na “mga 
hari ng Juda,” ipinapalagay ng maraming iskolar 
na ang huling pagtitipon sa mga aklat ng Samuel 
ay isinagawa ilang panahon pagkatapos na magsi- 
mulang umiral ang sampung-tribong kaharian ng 
Israel. Kung ang pananalitang “mga hari ng Juda" 
ay tumutukoy lamang sa mga Judeanong hari ng 


1076 


dalawang-tribong kaharian, mangangahulugan ito 
na ibang tao ang huling nagtipon sa mga isinulat 
nina Samuel, Natan, at Gad. Sa kabilang dako, kung 
ang “mga hari ng Juda” ay tumutukoy lamang sa 
mga haring nagmula sa tribo ni Juda, maaaring si 
Natan ang nagtala ng mga salitang iyon, yamang 
nabuhay siya sa ilalim ng pamamahala ng dala- 
wang Judeanong hari, sina David at Solomon.---1Ha 
1:32-34, 2Cr 9:29. 

Bagaman si Hana at ang isang “lalaki ng Diyos” na 
di-binanggit ang pangalan ay gumamit ng mga sa- 
litang “hari” at “pinahiran” maraming taon pa bago 
aktuwal na pinamahalaan ng isang hari ang Israel, 
hindi ito sumusuporta sa argumento ng ilan na ang 
mga talatang ito ay mula sa isang yugto na mas huli 
kaysa sa ipinakikita sa aklat. (1Sa 2:10, 35) Ang ide- 
ya ng pagkakaroon ng hari sa hinaharap ay hindi 
naman bago sa mga Hebreo. May kinalaman kay 
Sara, na ninuno ng mga Israelita, nangako ang 
Diyos na pagmumulan siya ng “mga hari ng mga 
bayan.” (Gen 17:16) Bukod diyan, ang hula ni Jacob 
nang mamamatay na siya (Gen 49:10), ang maka- 
hulang mga salita ni Balaam (Bil 24:17), at ang Ka- 
utusang Mosaiko (Deu 17:14-18) ay tumukoy sa pa- 
nahon na magkakaroon ng hari ang mga Israelita. 

Ang makasaysayang salaysay na nasa dalawang 
aklat ng Samuel ay nagsimula sa panahon ng mata- 
as na saserdoteng si Eli at nagtapos sa mga pangya- 
yari noong paghahari ni David. Samakatuwid, su- 
masaklaw ito sa isang yugto na humigit-kumulang 
140 taon (mga 1180-mga 1040 B.C.E.). Yamang hin- 
di binabanggit sa rekord ang pagkamatay ni David, 
malamang na natapos ang ulat (posibleng maliban 
sa editoryal na mga dagdag) noong mga 1040 B.C.E. 

Autentisidad. Hindi mapag-aalinlanganan ang 
autentisidad ng ulat na nasa mga aklat ng Samuel. 
Si Kristo Jesus mismo, nang ibuwal niya ang pagtu- 
tol na ibinangon ng mga Pariseo, ay bumanggit sa 
insidenteng nakatala sa 1 Samuel 21:3-6 may ki- 
nalaman sa pagtanggap ni David ng tinapay na 
pantanghal mula kay Ahimelec na saserdote. (Mat 
12:1-4) Sa sinagoga ng Antioquia sa Pisidia, sumipi 
ang apostol na si Pablo mula sa 1 Samuel 13:14 nang 
magbigay siya ng maikling repaso ng mga pangya- 
yari sa kasaysayan ng Israel. (Gaw 13:20-22) Ang 
apostol na ito, sa kaniyang liham sa mga taga-Roma, 
ay gumamit ng mga salita mula sa awit ni David, na 
masusumpungan kapuwa sa 2 Samuel 22:50 at Awit 
18:49, upang patunayan na ang ministeryo ni Kris- 
to sa mga Judio ay nagbigay-katiyakan sa mga pa- 
ngako ng Diyos at naglaan ng saligan upang “lu- 
walhatiin [ng mga di-Judio] ang Diyos dahil sa 
kaniyang awa.” (Ro 15:8, 9) Ang mga salita ni Jeho- 
va kay David sa 2 Samuel 7:14 ay sinipi at ikinapit 
kay Kristo Jesus sa Hebreo 1:5. 


1077 


Namumukod-tangi rin ang pagkatahasan ng re- 
kord na ito. Inilantad nito ang mga kamalian ng ma- 
kasaserdoteng sambahayan ni Eli (1Sa 2:12-17, 22- 
25), ang katiwalian ng mga anak ni Samuel (1Sa 
8:1-3), at ang mga pagkakasala ni Haring David ga- 
yundin ang mga suliranin sa kaniyang pamilya (2Sa 
11:2-15: 13:1-22, 15:13, 14: 24:10). 

Ang isa pang katibayan ng autentisidad ng ulat 
ay ang natupad na mga hula---ang paghiling ng Is- 
rael ng isang hari (Deu 17:14, 1Sa 8:5), ang pagta- 
takwil ni Jehova sa sambahayan ni Eli (1Sa 2:31, 
3:12-14: 1Ha 2:27), at ang pagpapatuloy ng pagka- 
hari sa linya ni David (2Sa 7:16; Jer 33:17: Eze 
21:25-27: Mat 1:1; Luc 1:32, 33). 


Rekord ng paghahari ni David--ang mga pagpapalang tinama- 
sa niya, gayundin ang disiplinang tinanggap niya nang siya'y 
magkasala 

Orihinal na kasama ng Unang Samuel sa iisang balumbon: ang 
Ikalawang Samuel ay natapos isulat nina Gad at Natan noong 
mga 1040 B.C.E. bago mamatay si David 


Si David ay naging hari at namahala mula sa Hebron 
(1:1-4:12) 
Ipinagdalamhati ni David ang pagkamatay nina Saul at Jo- 
natan: nanirahan siya sa Hebron at pinahiran siya ng 
mga lalaki ng Juda bilang hari 


Ginawang hari ni Abner ang anak ni Saul na si Is-boset sa 
natitirang bahagi ng Israel: nagkaroon ng labanan sa pa- 
gitan ng magkaribal na kaharian 

Lumipat si Abner sa panig ni David ngunit pinatay siya ni 
Joab 

Pinaslang si Is-boset: iniutos ni David na patayin ang mga 
pumaslang 

Namahala si David bilang hari sa lahat ng tribo ng Is- 
rael (5:1-10:19) 

Pinahiran si David bilang hari sa buong Israel: binihag niya 
ang moog ng Sion at ginawang kaniyang kabiserang lun- 
sod ang Jerusalem 

Makalawang ulit na sumalakay at natalo ang mga Filisteo 


Tinangka ni David na dalhin sa Jerusalem ang Kaban, hindi 
iyon itinuloy nang mamatay si Uzah dahil tinangka nitong 
pigilan ang Kaban upang hindi bumagsak 

Nagtagumpay si David sa kaniyang ikalawang pagtatangka 
nang buhatin ang Kaban sa tamang paraan 

Sinabi ni David kay Natan na nais niyang ipagtayo ng tem- 
plo si Jehova: nakipagtipan si Jehova sa kaniya ukol sa 
isang kaharian 

Nagkasala si David may kaugnayan kay Bat-sheba, 
sinapitan siya ng kapahamakan mula sa kaniyang 
sariling sambahayan (11:1--20:26) 

Nakipagdigma ang mga Israelita laban sa Ammon: nanga- 
lunya si David kay Bat-sheba, na ang asawang si Uria ay 
naglilingkod sa hukbo, nang mabigo ang mga pagsisikap 
ni David na ikubli ang kaniyang pagkakasala, isinaayos 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG SAMUEL 


SAMUEL, MGA AKLAT NG 


Ang rekord ay lubusang kasuwato ng iba pang ba- 
hagi ng Kasulatan. Lalo na itong kapansin-pansin 
kapag sinuri ang mga awit, na ang marami ay bini- 
bigyang-linaw ng nilalaman ng mga aklat ng Sa- 
muel. Ang pagsusugo ni Haring Saul ng mga men- 
sahero na magbabantay sa bahay ni David upang 
patayin siya ang nagsilbing tagpo ng Awit 59. (1Sa 
19:11) Ang mga karanasan ni David sa Gat, kung 
saan nagkunwari siyang baliw upang hindi siya pa- 
tayin, ay ipinahihiwatig sa Awit 34 at 56. (1Sa 
21:10-15: maliwanag na ang pangalang Abimelec na 
nasa superskripsiyon ng Awit 34 ay dapat ituring 
na isang titulo ni Haring Akis.) Maaaring ipinaba- 
banaag sa Awit 142 ang mga kaisipan ni David 


niyang mamatay si Uria sa pagbabaka at kinuha niya bi- 
lang asawa ang nabalong si Bat-sheba 


Sa pamamagitan ng isang mahusay na ilustrasyon, sinaway 
ni Natan si David dahil sa kaniyang pagkakasala at ipi- 
nahayag ang kahatulan ni Jehova: Sasapit ang kapaha- 
makan mula sa kaniyang sariling sambahayan, hahalayin 
ang kaniya mismong mga asawa, mamamatay ang anak 
niya kay Bat-sheba 


Namatay ang bata: muling nagdalang-tao si Bat-sheba at 
isinilang si Solomon 


Ginahasa ng anak ni David na si Amnon ang kapatid nito 
sa ama na si Tamar, ipinaghiganti si Tamar ng anak ni 
David na si Absalom, na tunay na kapatid ni Tamar, sa 
pamamagitan ng pag-uutos na patayin si Amnon, tuma- 
kas si Absalom patungong Gesur 


Matapos matamo ni Absalom ang lubos na kapatawaran 
ni David, nagsimula siyang magpakana laban sa kani- 
yang ama: nang dakong huli, ipinaproklama niya sa Heb- 
ron ang kaniyang sarili bilang hari 

Nilisan ni David at ng kaniyang mga tagasuporta ang Jeru- 
salem upang matakasan si Absalom at ang mga kapanig 
nito: sa Jerusalem, sinipingan ni Absalom ang sampu sa 
mga kinakasamang babae ni David, tinugis ng mga hukbo 
ni Absalom si David ngunit natalo sila, salungat sa espe- 
sipikong utos ni David, si Absalom ay pinatay 

Ibinalik si David sa pagkahari, naghimagsik ang Benjamini- 
tang si Sheba, at iniatang ni David kay Amasa ang pa- 
mamahala sa hukbo upang sugpuin ang paghihimagsik: 
pinatay ni Joab si Amasa at siya ang nanguna sa hukbo: 
napatay si Sheba 

Huling mga pangyayari sa paghahari ni David (21:1- 

24:25) 

Ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang pitong anak ni Saul 
para patayin upang maipaghiganti ang pagkakasala sa 
dugo ng sambahayan ni Saul laban sa kanila 

Kumatha si David ng mga awit ng papuri kay Jehova, anu- 
pat kinilala niya na ang Diyos ang kumasi sa kaniya 


Nagkasala si David nang magpakuha siya ng sensus, na 
nagbunga ng pagkamatay ng mga 70,000 dahil sa salot 
Binili ni David ang giikan ni Arauna na Jebusita upang ma- 

pagtayuan ng isang altar para kay Jehova 


SAMUEL, MGA AKLAT NG 


samantalang nagtatago siya mula kay Saul sa yu- 
ngib ng Adulam (1Sa 22:1) o sa yungib na nasa 
Ilang ng En-gedi. (1Sa 24:1, 3) Marahil ay nasa ga- 
yunding kalagayan si David nang kathain niya ang 
Awit 57. Gayunman, kung ihahambing ang Awit 
57:6 sa 1 Samuel 24:2-4, waring ang yungib na nasa 
Ilang ng En-gedi ang tagpo ng Awit 57, sapagkat 
doon nahulog si Saul, wika nga, sa hukay na dinukal 
niya para kay David. Ang Awit 52 ay hinggil sa pag- 
bibigay-alam ni Doeg kay Saul tungkol sa pakikipag- 
ugnayan ni David kay Ahimelec. (1Sa 22:9, 10) 
Ang pagbubunyag ng mga Zipeo kay Haring Saul 
hinggil sa kinaroroonan ni David ang pinagbatayan 
ng Awit 54. (1Sa 23:19) Waring ipinahihiwatig ng 
Awit 2 ang mga pagtatangka ng mga Filisteo na ali- 
sin si David sa pagiging hari pagkatapos niyang ma- 
bihag ang moog ng Sion. (2Sa 5:17-25) Ang kaliga- 
ligang idinulot ng mga Edomita noong panahon 
ng pakikipagdigma kay Hadadezer ang tagpo ng 
Awit 60. (2Sa 8:3, 13, 14) Ang Awit 51 ay isang pa- 
nalangin ni David, kung saan humihingi siya ng ka- 
patawaran dahil sa kaniyang pagkakasala may kaug- 
nayan kay Bat-sheba. (2Sa 11:2-15, 12:1-14) Ang 
pagtakas ni David mula kay Absalom ang nagsil- 
bing saligan ng Awit 3. (2Sa 15:12-17, 30) Posibleng 
ang tagpo ng Awit 7 ay ang pagsumpa ni Simei 
kay David. (2Sa 16:5-8) Maaaring ipinahihiwatig ng 
Awit 30 ang mga pangyayari hinggil sa pagtatayo ni 
David ng altar sa giikan ni Arauna. (2Sa 24:15-25) 
Ang Awit 18 ay katulad ng 2 Samuel 22 at may 
kaugnayan sa pagliligtas ni Jehova kay David mula 
kay Saul at sa iba pang mga kaaway. 

Mga Seksiyon na Wala sa Griegong “Septua- 
gint.” Ang 1 Samuel 17:12-31, 55-18:6a ay hindi 
masusumpungan sa Griegong Septuagint ng Vat- 
ican Manuscript No. 1209. Dahil dito, ipinapalagay 
ng maraming iskolar na ang nawawalang mga sek- 
siyon ay idinagdag na lamang sa tekstong Hebreo 
noong bandang huli. Upang pabulaanan ang pang- 
malas na ito, sina C. F. Keil at F. Delitzsch ay nag- 
komento: “Ang gayong palagay, na ang mga seksi- 
yong pinag-aalinlanganan ay mga interpolasyong 
nakapasok sa teksto, ay hindi mapanghahawakan 
kung batay lamang sa awtoridad ng bersiyong Sep- 
tuagint, yamang maliwanag sa lahat na ang mga 
tagapagsalin ng bersiyong ito ay basta na lamang 
nagsagawa ng pag-aalis at pagdaragdag. ”---Com- 
mentary on the Old Testament, 1973, Tomo Il, 1 Sa- 
muel, p. 177, tlb. 

Kung tiyakang mapatutunayan na talagang may 
mga pagkakaiba sa pagitan ng inalis na mga sek- 
siyon at ng iba pang bahagi ng aklat, ang auten- 
tisidad ng 1 Samuel 17:12-31, 55-18:6a ay ma- 
katuwirang pag-alinlanganan. Isinisiwalat ng 
paghahambing sa 1 Samuel 16:18-23 at 1 Samuel 
17:55-58 ang sa wari'y isang pagkakasalungatan, 


1078 


sapagkat sa huling nabanggit na mga talata ay si- 
nasabing itinanong ni Saul ang pagkakakilanlan ng 
kaniya mismong manunugtog sa korte at tagapag- 
dala ng baluti, si David. Gayunman, dapat pansinin 
na bagaman bago nito ay inilarawan si David bi- 
lang “isang magiting at makapangyarihang lalaki 
at isang lalaking mandirigma,” iyon ay maaaring 
batay lamang sa kaniyang lakas-loob na mga pag- 
kilos nang mag-isa niyang patayin ang isang leon 
at isang oso upang iligtas ang mga tupa ng kani- 
yang ama. (1Sa 16:18, 17:34-36) Gayundin, hindi 
sinasabi ng Kasulatan na aktuwal na naglingkod si 
David sa digmaan bilang tagapagdala ng balu- 
ti ni Saul bago niya pinatay si Goliat. Ang kahili- 
ngan ni Saul kay Jesse ay ganito: “Pakisuyo, haya- 
an mong patuloy na maglingkod si David sa akin, 
sapagkat nakasumpong siya ng lingap sa aking pa- 
ningin.” (1Sa 16:22) Sa kabila ng kahilingang ito, 
posible pa rin na nang maglaon ay pinahintulutan 
ni Saul si David na bumalik sa Betlehem kung kaya 
nang sumiklab ang digmaan laban sa mga Filisteo, 
si David ay kasalukuyang nagpapastol sa kawan ng 
kaniyang ama. 

May kinalaman sa tanong ni Saul na, “Kaninong 
anak ang batang iyon, Abner?” ang nabanggit na 
komentaryo ay nagsabi (p. 178, tlb.): “Hindi man 
nagbigay si Abner ng impormasyon tungkol sa ang- 
kan ng manunugtog ng alpa ni Saul, tiyak na hindi 
nalimutan ni Saul na si David ay anak ng Betlehe- 
mitang si Jesse. Ngunit may higit pang ipinahihiwa- 
tig ang tanong ni Saul. Hindi lamang ang pangalan 
ng ama ni David ang nais niyang malaman, kundi 
kung ano nga bang uri talaga ng tao ang amang 
iyon ng isang kabataang may lakas ng loob na mag- 
sagawa ng lubhang kahanga-hangang kabayani- 
han, at iniharap ang tanong hindi lamang upang 
mapagkalooban niya ang sambahayan nito ng ek- 
semsiyon sa mga buwis gaya ng ipinangako bilang 
gantimpala sa lulupig kay Goliat (tal. 25), kundi ma- 
lamang na nais din niyang ilagay ang gayong tao sa 
kaniyang korte, yamang nahinuha niya, batay sa la- 
kas ng loob at katapangan ng anak, na may gayun- 
ding mga katangian ang ama nito. Totoo na tumu- 
gon lamang si David ng, “Anak ng iyong lingkod na 
si Jesse ng Betlehem,” ngunit napakaliwanag batay 
sa pananalita sa kab. xviii. 1, nang matapos na siya 
sa pakikipag-usap kay Saul,' na patuloy pa siyang ki- 
nausap ni Saul tungkol sa kaniyang pamilya, ya- 
mang ang mismong mga salitang iyon ay nagpapa- 
hiwatig ng mahabang pag-uusap.” (Para sa iba pang 
mga halimbawa kung saan ang “sino” ay nanganga- 
hulugan ng higit pa sa basta pag-alam sa pangalan 
ng isa, tingnan ang Exo 5:2, 1Sa 25:10.) 

Samakatuwid, may matibay na dahilan upang 
ituring ang 1 Samuel 17:12-31, 55-18:6a bilang ba- 
hagi ng orihinal na teksto. 


1079 


SANBALAT [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Iniligtas ni Sin [na diyos-buwan]"]. 
Isang Horonita (nangangahulugang isang tumata- 
han sa Bet-horon o sa Horonaim) na sumalansang sa 
mga pagsisikap ni Nehemias na kumpunihin ang 
pader ng Jerusalem. (Ne 2:10) Ipinapalagay na siya 
ang Sanbalat na binabanggit sa isang papiro na na- 
sumpungan sa Elephantine, Ehipto, na nagpapakila- 
la sa isang lalaki na may gayong pangalan bilang 
ang gobernador ng Samaria at ama nina Delaias at 
Selemias. 

Inalipusta ni Sanbalat, kasama nina Tobia at Ge- 
sem, ang mga Judio at inakusahan ang mga ito ng 
paghihimagsik laban sa hari ng Persia. (Ne 2:19: 4:1) 
Habang sumusulong ang gawaing pagkukumpuni, 
siya at ang iba pang mga sumasalansang ay nagsa- 
buwatan upang makipaglaban sa Jerusalem. Ngunit 
anumang pagsisikap ang kanilang ginawa may kina- 
laman dito ay hindi naging mabisa, sapagkat ang 
mga Judio ay nanalig kay Jehova at naglagay ng 
isang bantay. (Ne 4:7-9) Matapos mapunan ang mga 
puwang sa pader ng Jerusalem, paulit-ulit na ti- 
nangka ni Sanbalat at ng iba pa na hikayatin si Ne- 
hemias na umalis sa lunsod. Nang mabigo ito, inupa- 
han niya at ni Tobia ang isang Judio na takutin si 
Nehemias upang may-kamalian itong magtago sa 
templo. Ngunit hindi sila nagtagumpay.---Ne 6:1-14. 

Nang maglaon, nang bumalik siya pagkaraang 
mawala sa Jerusalem, natuklasan ni Nehemias na 
ang isang apo ng mataas na saserdoteng si Eliasib 
ay naging manugang ni Sanbalat. Sa gayon ay iti- 
naboy ni Nehemias ang apong ito.--Ne 13:6, 7, 28. 


SANDALYAS. Isang lapad na suwelas na yari 
sa katad, kahoy, o iba pang makunat na materyales 
na itinatali sa paa sa pamamagitan ng mga sintas, 
na kadalasan nama'y maninipis na piraso ng katad 
na idinaraan sa pagitan ng hinlalaki at ng ikalawang 
daliri, iniikot sa sakong, at ibinabalik sa ibabaw ng 
paa. Sa ilang kaso, ang strap ay abot hanggang sa 
bukung-bukong. 

Noon, ang mga sandalyas ng mga Ehipsiyo ay ka- 
dalasang nakatikwas sa unahan. Ang ilang sandal- 
yas naman ng mga Asiryano ay binubuo lamang ng 
pantakip para sa sakong at gilid ng paa, anupat iti- 
natali ito sa ibabaw ng paa sa pamamagitan ng ma- 
ninipis na piraso ng katad at wala itong suwelas para 
sa unahang bahagi ng paa. Nagsuot ng sandalyas 
ang mga Romano at sinasabing nagsuot din sila ng 
mga sapatos na kahawig ng mga ginagamit sa ma- 
kabagong panahon. Mas magagarbong sandalyas 
o tulad-botang mga sapatos ang isinuot ng aristok- 
rasya at mga maharlika ng mga Asiryano, mga Ro- 
mano, at ng iba pa. Mga sandalyas naman na gawa 
sa balat ng isang uri ng dugong (hayop-dagat na pa- 


SANDALYAS 


rang poka [seal]) ang isinusuot ng ilang Bedouin sa 
palibot ng Bundok Sinai. Makasagisag na sinabi ni 
Jehova na sasapatusan niya ang Jerusalem ng “ba- 
lat ng poka” (sa Heb., tachash).---Eze 16:10. 

Sinasabing ang mga saserdote ng Israel ay nag- 
lingkod sa tabernakulo at sa templo nang nakatapak. 
(Ihambing ang Exo 3:5; Jos 5:15: Gaw 7:33.) Gayun- 
man, isang tanda ng pamimighati o kahihiyan ang 
paglalakad sa labas nang nakatapak.---2Sa 15:30, Isa 
20:2-5, ihambing ang kaibahan ng utos kay Ezekiel 
(24:17, 23). 

Sa mahabang paglalakbay, kaugalian noon ang 
magdala ng isa pang pares ng sandalyas, yamang 
maaaring masira ang mga suwelas o maputol ang 
mga sintas. Noong isinusugo ni Jesus ang mga apos- 
tol, at maging ang 70 alagad, inutusan niya silang 
huwag magdala ng dalawang pares ng sandalyas 
kundi umasa sa pagkamapagpatuloy niyaong mga 
tumatanggap sa mabuting balita.--Mat 10:5, 9, 10; 
Mar 6:7-9, Luc 1011, 4. 

Makasagisag na Paggamit. Sa ilalim ng Kau- 
tusan, aalisin ng babaing balo ang sandalyas ng la- 
laking tumangging tuparin sa kaniya ang pag-aasa- 
wa bilang bayaw, at bilang pagdusta, ang pangalan 
nito ay tatawaging “Ang bahay niyaong hinubaran 
ng kaniyang sandalyas.” (Deu 25:9, 10) Ang paglili- 
pat ng ari-arian o ng karapatang tumubos ay isina- 
gisag ng pag-aabot ng isang tao ng kaniyang san- 
dalyas sa iba.---Ru 4:7-10: tingnan ang PAG-AASAWA 
BILANG BAYAW. 

Sa pananalitang “sa Edom ay ihahagis ko ang 
aking sandalyas” (Aw 60:8, 108:9), maaaring ang 
ibig sabihin ni Jehova ay na susupilin ang Edom. Po- 
sibleng tumutukoy ito sa kaugalian kung saan ipina- 
hihiwatig ng isa ang pagmamay-ari niya sa isang 
piraso ng lupain sa pamamagitan ng paghahagis 
niya roon ng kaniyang sandalyas. O, maaaring nag- 
papahiwatig ito ng paghamak sa Edom, yamang sa 
teksto ring iyon, ang Moab ay tinawag na “aking hu- 
gasan.” Sa Gitnang Silangan sa ngayon, ang pagha- 
hagis ng sandalyas ay isang tanda ng paghamak. 

Tinagubilinan ni David si Solomon na parusahan 
si Joab, na sa panahon ng kapayapaan ay ‘naglagay 
ng dugo ng digmaan sa mga sandalyas niya,’ isang 
makasagisag na pananalita na tumutukoy sa pagka- 
kasala ni Joab sa dugo dahil sa pagpatay niya sa 
mga heneral na sina Abner at Amasa. (1Ha 2:5, 6) 
Ito, bukod pa sa bagay na ang nagsusuot ng kani- 
yang mga sandalyas ay may gawaing isasagawa 
nang malayo sa kaniyang bahay (o sa kinaroroonan 
niya, ihambing ang Gaw 12:8), ay nagbibigay-liwa- 
nag sa payo ng apostol na si Pablo sa mga Kristi- 
yano na ang kanilang mga paa ay dapat na “may 
suot na panyapak para sa mabuting balita ng kapa- 
yapaan.”--Efe 6:14, 15. 


SANDATA 


Noon, ang pagkakalag ng mga sintas ng sandal- 
yas ng iba o ang pagdadala ng kaniyang mga san- 
dalyas ay itinuturing na isang mababang gawain 
gaya ng madalas na ginagawa ng mga alipin. Gina- 
mit ni Juan ang ganitong simili upang ipahiwatig na 
mas mababa siya kaysa kay Kristo.--Mat 3:11; Mar 
1:7. 


SANDATA. 
SANEDRIN. 


SANGA, SIBOL. Ang sanga ay isang mas 
maliit na dibisyon ng isang pangunahing bahagi, 
gaya ng sanga ng isang punungkahoy, isang ilog, 
o isang pamilya. Sa Bibliya, ilang salitang Hebreo at 
Griego ang isinasalin sa iba't ibang paraan bilang 
“sanga,” “sibol,” “munting sanga, “supang,” “sup- 
ling,” “malaking sanga,’ “maliit na sanga" at “tuktok 
ng puno.” Ang mga sanga ng mga punungkahoy ay 
may bahaging ginampanan sa pagsamba ng Israel. 
Kapag Kapistahan ng mga Kubol, sa ikapitong bu- 
wan, na Etanim o Tisri, ang mga sanga ng mga pu- 
nungkahoy, kabilang na ang palma, olibo, mirto, at 
alamo, ay ginagamit sa pagtatayo ng mga kubol na 
tinitirahan ng mga tao sa panahon ng kapistahan. 
--Lev 23:40, Ne 8:15. 

Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem noong Ni- 
san 9, 33 C.E., ang pulutong na pumaroon sa Jeru- 
salem para sa Paskuwa at sa Kapistahan ng mga Ti- 
napay na Walang Pampaalsa ay sumalubong sa 
kaniya sa pamamagitan ng pagwawagayway ng 
mga sanga ng palma, anupat ibinunyi siya bilang 
hari ng Israel. (Ju 12:12, 13) Gayundin, ang “mala- 
king pulutong” sa pangitain ni Juan sa Apocalipsis 
kabanata 7 ay ipinakikitang nagwawagayway ng 
mga sanga ng palma habang kinikilala nila na ang 
kaligtasan ay utang nila sa Diyos, na nasa trono, at 
sa Kordero.---Apo 7:9, 10. 

Makasagisag na Paggamit. Si Jesus ay pina- 
laki sa maliit na bayan ng Nazaret, malamang na 
nangangahulugang “Bayang Sibol.” Itinawag-pansin 
ng apostol na si Mateo na si Jesus ay tinawag na Na- 
zareno (lumilitaw na mula sa Heb. na netser, sibol) 
bilang isang katuparan ng hula, anupat tinutukoy 
ang hula sa Isaias 11:1.--Mat 2:23. 

Inihalintulad ng apostol na si Pablo ang mga na- 
giging bahagi ng binhi ni Abraham na nakahanay 
para sa makalangit na Kaharian sa mga sanga ng 
isang makasagisag na punong olibo. Ang mga sa- 
nga ng ligaw na olibo (mga tao ng mga bansa, mga 
Gentil) ay inihugpong upang halinhan ang “pinutol” 
na likas na mga sanga (mga Judio) sapagkat kaunti 
lamang ang tumanggap kay Kristo, anupat nabigo 
ang karamihan na gawin ito. Sa gayon, ang hustong 
bilang na itinalaga ng Diyos ay nakumpleto, anupat 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


Tingnan ang HUKUMAN. 


1080 


sa huling yugto nito ay binuo ito ng mga Judio at 
mga Gentil.---Ro 11:17-24. 

Ang “supling” (offshoot) o “sanga” (bough) at ang 
kaugnay na mga terminong binanggit sa itaas ay gi- 
nagamit sa Kasulatan upang tumukoy sa isang anak 
o supling, isang inapo. Sa mga pagpapala ni Jacob sa 
kaniyang mga anak, tinawag niya si Jose na isang 
supling (sa Heb., ben, “anak”). (Gen 49:22, tlb sa 
Rbi8) Ang pagpuksa na walang iniiwang ugat ni sa- 
nga ay sumasagisag sa pagkapawi ng pamilya o ng 
lahat na kabilang sa isang partikular na uri, o lubu- 
sang pagkapuksa na walang posibilidad na maipa- 
numbalik pa.---Mal 4:1; ihambing ang Isa 5:24, Os 
9:16. 

Si Jesu-Kristo ay makahulang tinutukoy sa Heb- 
reong Kasulatan bilang ang lingkod ni Jehova na si 
“Sibol” (NW, Le) o “ang Sanga” (KJ, AT), “ang Us- 
bong” (Ro). (Zac 3:8) Sa Zacarias 6:12, 13, “ang lalaki 
na ang pangalan ay Sibol” ay inilalarawang magta- 
tayo ng templo ni Jehova at uupo bilang isang sa- 
serdote sa kaniyang trono. Maaari lamang itong ku- 
mapit kay Jesu-Kristo, yamang siya ang tanging 
makagaganap sa katungkulan ng Hari at Saserdote 
sa ilalim ng kaayusan ng Diyos. Si Jesu-Kristo ay 
ipinangangako bilang isang matuwid na “sibol” na 
ibinangon para kay David. Ang Isang ito ang mag- 
lalapat ng katuwiran at katarungan. (Jer 23:5: 33:15; 
ihambing ang Isa 53:2, Apo 22:16.) Tinatawag din 
siyang isang sanga (twig) at isang sibol mula kay 
Jesse, ama ni David.--Isa 11:1. 

Ang wakas ng dinastiya ng mga hari ng Babilon- 
ya ay inilarawan sa pamamagitan ng paghahalintu- 
lad dito sa “isang kinasusuklamang sibol,” itinapon 
at hindi karapat-dapat na ilibing.--Isa 14:19. 

Kung paanong pinangyayari ni Jehova na Mayla- 
lang ang pagsibol ng mga halaman at mga punung- 
kahoy sa hardin, gayundin naman, ang “sibol,” “sa- 
nga (bough),” at ang katulad na mga termino ay 
iniuugnay sa kasaganaan, paglago, at mga pagpapa- 
la mula kay Jehova. (Isa 4:2: 60:21, 22; Job 29:19) 
Ipinangako niya na “gaya ng mga dahon [isang sa- 
nga,” KJ, “isang luntiang dahon,” RS] ay mamumu- 
kadkad ang mga matuwid. ”---Kaw 11:28. 


SANLIBUTAN. Ito ang karaniwang termi- 
nong Tagalog na ginamit bilang salin ng Griegong 
ko'smos sa lahat ng mga paglitaw nito sa Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, maliban sa 1 Pedro 
3:3, kung saan isinalin ito bilang “kagayakan.” Ang 
“sanlibutan” ay maaaring mangahulugang (1) sang- 
katauhan sa kabuuan, anuman ang kanilang kalaga- 
yan sa moral o landasin sa buhay, (2) ang balang- 
kas ng mga kalagayan ng tao na doo'y ipinanganak 
at namumuhay ang isang tao (at sa diwang ito ay 
may mga panahong kahawig na kahawig ito ng 


1081 


Griegong aion’, “sistema ng mga bagay”), o (3) ang 
karamihan ng sangkatauhan na hiwalay sa sinang- 
ayunang mga lingkod ni Jehova. 

Ginamit ng King James Version ang salitang 
“sanlibutan” bilang salin hindi lamang ng ko'smos 
kundi pati ng tatlong iba pang salitang Griego (ge; 
aion’; oi:kou-me'ne) at ng limang iba't ibang salitang 
Hebreo ('e'rets, che dhel: cheledh,: 'oh-lam' tevel’). 
Dahil dito, lumabo o nagkahalu-halo ang mga kahu- 
lugan ng mga ito anupat mahirap nang makuha ang 
tamang unawa sa mga kasulatang nasasangkot. Ma- 
laki ang naitulong ng mas huling mga salin upang 
mabigyang-linaw ang kalituhang ito. 

Ang Hebreong 'erets at ang Griegong ge (na pi- 
nagmulan ng mga salitang Ingles na “geography” 
at “geology”) ay nangangahulugang “lupa: lupain” 
(Gen 6:4: Bil 1:1; Mat 2:6; 5:5, 10:29, 13:5), bagaman 
sa ilang kaso, ang mga ito'y maaaring sumagisag 
sa mga tao sa lupa, gaya sa Awit 66:4 at Apo- 
calipsis 13:3. Kapuwa ang ‘ohlam’ (Heb.) at aion’ 
(Gr.) ay pangunahing may kaugnayan sa isang yug- 
to ng panahon na di-tiyak ang haba. (Gen 6:3; 
17:13: Luc 1:70) Ang ai:on' ay maaari ring tumukoy 
sa “sistema ng mga bagay” na pagkakakilanlan ng 
isang partikular na yugto, edad [age], o epoch. (Gal 
1:4) Ang cheledh (Heb.) ay waring may katulad 
na kahulugan at maaaring isalin sa pamamagitan 
ng mga terminong gaya ng “lawig ng buhay" at 
“sistema ng mga bagay.” (Job 11:17, Aw 17:14) 
Ang oi:kou-me'ne (Gr.) ay nangangahulugang “tina- 
tahanang lupa” (Luc 21:26), at ang tevel (Heb.) 
naman ay maaaring isalin bilang “mabungang lupa- 
in.” (2Sa 22:16) Ang chedhel (Heb.) ay sa Isaias 
38:11 lamang lumitaw, at sa King James Version 
ay isinalin ito bilang “sanlibutan” sa pananalitang 
“mga tumatahan sa sanlibutan.” Iminumungkahi ng 
The Interpreter's Dictionary of the Bible (inedit ni 
G. Buttrick, 1962, Tomo 4, p. 874) ang saling “mga 
tumatahan sa (sanlibutan ng) paglilikat,” habang 
itinatawag-pansin nito na pinapaboran ng karami- 
han sa mga iskolar ang mababasa sa ilang manus- 
kritong Hebreo kung saan cheledh ang nakalagay 
sa halip na che dhel. Ang Bagong Sanlibutang Salin 
ay kababasahan ng “mga tumatahan sa lupain ng 
paglilikat.”--Tingnan ang EDAD, LUPA, SISTEMA NG 
MGA BAGAY, MGA. 

Ang “Kosmos” at ang Iba't Ibang Diwa Nito. 
Ang saligang kahulugan ng Griegong ko'smos ay 
“kaayusan.” At yamang ang kagandahan ay may 
malapit na kaugnayan sa kaayusan at simetriya, iti- 
natawid din ng ko'smos ang kaisipang iyan kung 
kaya naman madalas itong gamitin ng mga Griego 
upang tumukoy sa “kagayakan,” lalo na may kinala- 
man sa mga kababaihan. Ganiyan ang pagkakaga- 
mit ng ko'smos sa 1 Pedro 3:3. Dito rin nagmula ang 


SANLIBUTAN 


salitang Ingles na “cosmetic,” na pinagkunan naman 
ng salitang Tagalog na “kosmetik.” Ang kaugnay na 
pandiwang kossme0o ay may diwa na 'pag-aayos' sa 
Mateo 25:7 at 'paggagayak sa ibang mga talata. 
(Mat 12:44; 23:29: Luc 11:25: 21:5: 1Ti 2:9, Tit 2:10: 
1Pe 3:5; Apo 21:2, 19) Ang pang-uring ko'smi'os, sa 
1 Timoteo 2:9 at 3:2, ay ginamit na deskripsiyon ng 
isang bagay na “maayos.” 

Yamang ang sansinukob ay kakikitaan ng kaayu- 
san, may mga panahong ikinakapit ng mga Grie- 
gong pilosopo ang ko'smos sa buong nakikitang 
sangnilalang. Gayunman, hindi sila lubusang nag- 
kakasundo sa bagay na ito, anupat sinasabi ng ilan 
na kapit lamang ito sa mga bagay sa kalangitan, sa- 
mantalang ikinakapit naman ito ng iba sa buong 
sansinukob. Ginamit ng ilang akdang Apokripal ang 
salitang ko'smos upang tumukoy sa kabuuan ng 
materyal na sangnilalang (ihambing ang Karunu- 
ngan 9:9: 11:17), yamang isinulat ang mga ito no- 
ong panahong pinapasok ng pilosopiyang Griego 
ang maraming larangan ng mga Judio. Ngunit sa 
kinasihang mga akda ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, halos o marahil ay talagang wala ang di- 
wang ito. May ilang teksto na tila gumagamit ng 
terminong ko'smos sa gayong diwa, gaya ng ulat ng 
talumpati ng apostol sa mga taga-Atenas sa Areo- 
pago. Doo'y sinabi ni Pablo: “Ang Diyos na gumawa 
ng sanlibutan [isang anyo ng ko'smos] at ng lahat 
ng bagay na naririto, yamang ang Isang ito nga ay 
Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa 
mga templong gawa ng kamay.” (Gaw 17:22-24) Ya- 
mang karaniwan sa mga Griego noon ang paggamit 
ng ko'smos upang tumukoy sa sansinukob, maaa- 
ring ginamit ni Pablo ang ko'smos sa gayong diwa. 
Gayunman, kahit sa tekstong ito ay posible rin na 
ginamit niya iyon sa isa sa mga diwang tatalakayin 
sa artikulong ito. 

Iniuugnay sa Sangkatauhan. Matapos nitong 
talakayin ang paggamit ng mga pilosopo sa salitang 
ko'smos upang tumukoy sa sansinukob, ganito ang 
sabi ng Synonyms of the New Testament (London, 
1961, p. 201, 202) ni Richard C. Trench: “Mula sa 
paggamit na ito ng KOO 10c [ko'smos] upang tumu- 
koy sa materyal na sansinukob, . . . kasunod yaong 
k00 06 bilang panlabas na balangkas ng lahat ng 
bagay na doo'y namumuhay at kumikilos ang tao, 
na umiiral para sa kaniya at na siya ang pinakasen- 
tro ng moral (Juan xvi. 21; I Cor. xiv. 10, I Juan 
iii. 17),... at pagkatapos ay ang mga tao mismo, 
ang kabuuan ng mga taong nabubuhay sa sanlibu- 
tan (Juan i. 29, iv. 42, I Cor. v. 19): at kasunod nito, 
at sa etikal na paraan, lahat ng hindi kabilang sa 
exkAnola [ekklesi'a, ang iglesya o kongregasyon], 
na hiwalay sa buhay ng Diyos at dahil sa balakyot 
na mga gawa ay mga kaaway Niya (I Cor. i. 20, 21: 
II Cor. vii. 10, San. iv. 4).” 


SANLIBUTAN 


Sa katulad na paraan, sinipi ng aklat na Studies in 
the Vocabulary of the Greek New Testament, ni 
K. S. Wuest (1946, p. 57), ang sinabi ng iskolar sa 
Griego na si Cremer: “Yamang ang kosmos ay itinu- 
turing na kaayusan ng mga bagay-bagay na naka- 
sentro sa tao, siya ang pangunahing pinagtutuunan 
ng pansin, at ang kosmos ay tumutukoy sa sangka- 
tauhan na nasa loob ng kaayusang iyon ng mga ba- 
gay-bagay, ang sangkatauhan na naghahayag ng 
sarili nito sa kaayusang iyon at sa pamamagitan ni- 
yaon (Mat. 18:7).” 

Buong sangkatauhan. Samakatuwid, ang ko'- 
smos, o “sanlibutan,” ay may malapit na kaugnayan 
sa sangkatauhan. Totoo ito sa sekular na panitikang 
Griego at lalo na sa Kasulatan. Nang sabihin ni Je- 
sus na “nakikita” ng taong naglalakad sa liwanag ng 
araw “ang liwanag ng sanlibutang [isang anyo ng 
ko'smo5s] ito” (Ju 11:9), parang lumilitaw na ang pa- 
nanalitang 'sanlibutan ay tumutukoy lamang sa 
planetang Lupa, na ang pinagmumulan ng liwanag 
sa maghapon ay ang araw. Gayunman, pagkatapos 
ay sinasabi niya na ang taong naglalakad sa gabi 
ay may nababangga “dahil ang liwanag ay wala 
sa kaniya.” (Ju 11:10) Ibinigay ng Diyos ang araw at 
ang iba pang mga bagay sa kalangitan pangunahin 
na para sa sangkatauhan. (Ihambing ang Gen 1:14: 
Aw 8:3-8, Mat 5:45.) Sa katulad na paraan, ginamit 
ni Jesus ang liwanag sa isang espirituwal na diwa at 
sinabi niya sa kaniyang mga tagasunod na sila ang 
magiging “liwanag ng sanlibutan.” (Mat 5:14) Tiyak 
na hindi niya ibig sabihing sila ang magbibigay- 
liwanag sa planeta, sapagkat pagkatapos ay ipinaki- 
ta niya na ang pagbibigay-liwanag nila ay para sa 
sangkatauhan, “sa harap ng mga tao.” (Mat 5:16, 
ihambing ang Ju 3:19: 8:12, 9:5; 12:46, Fil 2:15.) 
Ang pangangaral ng mabuting balita “sa buong 
sanlibutan” (Mat 26:13) ay nangangahulugan din ng 
pangangaral nito sa buong sangkatauhan, kung pa- 
anong sa ilang wika, ang “all the world” ay isang ka- 
raniwang paraan ng pagsasabing “lahat” (ihambing 
ang pananalitang Pranses na tout le monde at ang 
pananalitang Kastila na todo el mundo).---Ihambing 
ang Ju 8:26, 18:20, Ro 1:8, Col 1:5, 6. 

Kung gayon, sa isang saligang diwa, ang ko'smos 
ay tumutukoy sa buong sangkatauhan. Kaya naman 
sinasabi ng Kasulatan na ang ko'smos, o sanlibutan, 
ay nagkasala (Ju 1:29, Ro 3:19; 5:12, 13) at nanga- 
ngailangan ng tagapagligtas na magbibigay-buhay 
rito (Ju 4:42, 6:33, 51; 12:47: 1Ju 4:14), mga deskrip- 
siyong kapit lamang sa sangkatauhan at hindi sa 
mga nilalang na walang buhay ni sa mga hayop. Ito 
ang sanlibutan na inibig ng Diyos nang gayon na la- 
mang anupat “ibinigay niya ang kaniyang bugtong 
na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya 
sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng 


1082 


buhay na walang hanggan.” (Ju 3:16, 17: ihambing 
ang 2Co 5:19, 1Ti 1:15, 1Ju 2:2.) Ang sanlibutang 
iyan ng sangkatauhan ang siyang bukid na hinasi- 
kan ni Jesu-Kristo ng mainam na binhi, “ang mga 
anak ng kaharian. ”--Mat 13:24, 37, 38. 

Nang sabihin ni Pablo na ang “di-nakikitang mga 
katangian [ng Diyos] ay malinaw na nakikita mula 
pa sa pagkalalang ng sanlibutan, sapagkat napag- 
uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga ba- 
gay na ginawa,” tiyak na ang tinutukoy niya ay 
mula sa pagkalalang ng sangkatauhan, sapagkat 
nang lumitaw ang sangkatauhan, saka lamang nag- 
karoon sa lupa ng mga isipan na may kakayahang 
‘umunawa’ ng gayong di-nakikitang mga katangian 
sa pamamagitan ng nakikitang sangnilalang.---Ro 
1:20. 

Sa katulad na paraan, sinasabi ng Juan 1:10 na 
“ang sanlibutan [ko'smos] ay umiral sa pamamagi- 
tan niya [ni Jesus].” Bagaman totoong nakibahagi si 
Jesus sa paggawa ng lahat ng bagay, kasama na ang 
langit at ang planetang Lupa at ang lahat ng bagay 
na narito, sa tekstong ito, ang ko'smos ay panguna- 
hing kumakapit sa sangkatauhan na ginawa nang 
may partisipasyon ni Jesus. (Ihambing ang Ju 1:3; 
Col 1:15-17: Gen 1:26.) Kaya naman ganito ang sabi 
ng natitirang bahagi ng talata: “Ngunit hindi siya 
nakilala ng sanlibutan [samakatuwid nga, ng sang- 
katauhan].” 

Ang “pagkakatatag ng sanlibutan.” Ang ma- 
linaw na kaugnayang ito ng ko'smos at ng sangka- 
tauhan ay makatutulong din upang maunawaan 
kung ano ang ibig sabihin ng “pagkakatatag ng san- 
libutan,” na binabanggit sa maraming teksto. Sa 
mga tekstong iyon, may mga bagay na sinasabing 
naganap “mula sa pagkakatatag ng sanlibutan.” Ang 
ilan sa mga ito ay ang “pagbububo ng dugo ng mga 
propeta” mula noong panahon ni Abel, isang 'kaha- 
riang inihanda,’ at ang “mga pangalang napasulat sa 
balumbon ng buhay.” (Luc 11:50, 51, Mat 25:34: Apo 
13:8, 17:8, ihambing ang Mat 13:35, Heb 9:26.) Ang 
mga bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at ga- 
wain ng mga tao. Samakatuwid, tiyak na ang “pag- 
kakatatag ng sanlibutan” ay may kinalaman sa pa- 
simula ng sangkatauhan, at hindi sa pasimula ng 
mga nilalang na walang buhay o ng mga nilalang na 
hayop. Ipinakikita ng Hebreo 4:3 na ang mga ga- 
wang paglalang ng Diyos ay, hindi pinasimulan, 
kundi “apos na mula pa nang pagkakatatag ng san- 
libutan.” Yamang maliwanag na si Eva ang panghu- 
li sa mga gawang paglalang ni Jehova sa lupa, hin- 
di maaaring mauna sa kaniya ang pagkakatatag ng 
sanlibutan. 

Gaya ng ipinakikita sa mga artikulong ABEL 
(Blg. 1) at PATIUNANG KAALAMAN, PATIUNANG PAGTATA- 
LAGA (Patiunang pagtatalaga sa Mesiyas), ang termi- 


1083 


nong Griego (ka-ta:-bo-le') para sa “pagkakatatag” ay 
maaaring tumukoy sa paglilihi ng binhi ng tao. Ang 
ka-tabole” ay literal na nangangahulugang “isang 
paghahagis [ng binhi],” at sa Hebreo 11:11 ay maaa- 
ri itong isalin bilang “maglihi” (RS, NW). Maliwanag 
na ang pagkakagamit nito roon ay tumutukoy sa 
‘paghahagis’ ni Abraham ng binhi ng tao upang 
magkaanak at sa pagtanggap ni Sara sa binhing iyon 
upang mapertilisa iyon. 

Samakatuwid, ang “pagkakatatag ng sanlibutan” 
ay hindi dapat unawain bilang ang pasimula ng pag- 
kakalalang ng materyal na sansinukob. At ang pana- 
nalitang “bago pa ang pagkakatatag ng sanlibutan” 
(Ju 17:5, 24: Efe 1:4: 1Pe 1:20) ay hindi rin tumutu- 
koy sa isang panahon bago lalangin ang materyal na 
sansinukob. Sa halip, maliwanag na ang mga pana- 
nalitang ito ay tumutukoy sa panahon nang itatag" 
ang lahi ng tao sa pamamagitan ng unang mag- 
asawang sina Adan at Eva, na, sa labas ng Eden ay 
nagsimulang maglihi ng binhi na maaaring makina- 
bang sa mga paglalaan ng Diyos para sa katubusan 
mula sa minanang kasalanan.---Gen 3:20-24: 4:1, 2. 

“Panoorin sa sanlibutan, kapuwa sa mga ang- 
hel at mga tao.” Ganito ang pagkakasalin ng 
American Standard Version sa 1 Corinto 4:9: “Tayo 
ay ginawang panoorin sa sanlibutan, kapuwa sa 
mga anghel at mga tao.” Dahil dito, ipinapalagay ng 
ilan na saklaw ng salitang ko'smos na ginamit dito 
kapuwa ang di-nakikitang mga espiritung nilalang 
at ang nakikitang mga taong nilalang. Gayunman, 
ang talababa ay nagbibigay ng alternatibong salin 
sa pagsasabing: “O, at sa mga anghel, at sa mga 
tao.” Kapareho ng huling nabanggit na saling ito ang 
pagkakasalin ng ibang mga bersiyon sa tekstong 
Griego na ito. (KJ; La, Mo, Vg; CC: Murdock) Ganito 
ang mababasa sa salin ni Young: “Naging isang pa- 
noorin kami sa sanlibutan, at mga mensahero, at 
mga tao.” Bago nito, sa 1 Corinto 1:20, 21, 27, 28, 
2:12, 3:19, 22 ginamit ng manunulat ang salitang 
ko'smos upang tukuyin ang sanlibutan ng sangkata- 
uhan, kaya naman maliwanag na hindi siya kaagad- 
agad na lilihis sa diwang iyan sa 1 Corinto 4:9, 13. 
Kaya nga, kung tatanggapin natin ang pagkakasalin 
na “kapuwa sa mga anghel at mga tao,” ang panana- 
litang ito'y isa lamang pagdiriin, hindi para palawa- 
kin ang kahulugan ng salitang ko'smos, kundi para 
palawakin ang mga manonood anupat saklaw hin- 
di lamang ang sanlibutan ng sangkatauhan, kundi 
pati ang “mga anghel” at gayundin ang “mga tao.” 
--Ihambing ang Ro. 

Ang daigdig na kinabubuhayan ng mga tao 
at ang balangkas nito. Hindi naman ibig sabi- 
hin na tuluyang naiwala ng ko'smos ang orihinal na 
diwa nito ng “kaayusan” at naging singkahulugan na 
lamang ito ng sangkatauhan. Ang sangkatauhan 


SANLIBUTAN 


mismo ay kakikitaan ng kaayusan, yamang binubuo 
ito ng mga pamilya, mga tribo, mga bansa at mga 
grupo na may kani-kaniyang wika (1Co 14:10, Apo 
7:9, 14:6), mga uring mayayaman at mahihirap at 
iba pang mga pangkat. (San 2:5, 6) Habang lumala- 
ki ang bilang ng sangkatauhan at tumatagal ang 
pag-iral nito, nabuo naman sa lupa ang isang ba- 
langkas ng mga bagay-bagay na nakapalibot at na- 
kaaapekto sa sangkatauhan. Nang banggitin ni Jesus 
ang tungkol sa isang tao na ‘nagtamo ng buong san- 
libutan ngunit kasabay nito'y naiwala naman ang 
kaniyang kaluluwa, maliwanag na ang tinutukoy 
niya ay ang pagtatamo ng lahat ng maiaalok ng da- 
igdig at ng lipunan ng mga tao. (Mat 16:26, iham- 
bing ang 6:25-32.) Ganito rin ang kahulugan ng 
mga salita ni Pablo hinggil sa mga “gumagamit ng 
sanlibutan” at sa “pagkabalisa ng mga taong may 
asawa para sa mga bagay ng sanlibutan” (1Co 7:31- 
34), pati na rin ng pagtukoy ni Juan sa “panustos- 
buhay ng sanlibutang ito.”--1Ju 3:17: ihambing ang 
1Co 3:22. 

Kung sa diwa ng balangkas, kaayusan, o daigdig 
na kinabubuhayan ng mga tao, ang kahulugan ng 
ko'smos ay kahawig niyaong sa Griegong aton’. Sa 
ilang kaso, halos maaari pa ngang pagpalitin ang da- 
lawang salitang ito. Halimbawa, iniulat na pinaba- 
yaan ni Demas ang apostol na si Pablo sa dahi- 
lang “inibig niya ang kasalukuyang sistema ng mga 
bagay [ai'o'na],” samantalang nagbabala naman ang 
apostol na si Juan na 'huwag ibigin ang sanlibutan 
[ko'smon]' at ang paraan nito ng pamumuhay na ka- 
akit-akit sa makasalanang laman. (2Ti 4:10, 1Ju 2: 
15-17) At sa Juan 12:31, yaong isa na inilalarawan 
bilang “ang tagapamahala ng sanlibutang ito [ko'- 
smouļ” ay ipinakikilala naman sa 2 Corinto 4:4 bilang 
ang “diyos ng sistemang ito ng mga bagay [ai-0'n05].” 

Sa pagtatapos ng kaniyang Ebanghelyo, sinabi 
ng apostol na si Juan na kung ang lahat ng ba- 
gay na ginawa ni Jesus ay naisulat nang lubhang 
detalyado, sa palagay niya, “sa sanlibutan [isang 
anyo ng ko'smos] mismo ay hindi magkakasiya ang 
mga balumbong isinulat.” (Ju 21:25) Hindi niya gi- 
namit ang ge (lupa) ni ang oikou-:me'ne (tinata- 
hanang lupa) anupat sinabing hindi magkakasiya 
sa planetang ito ang mga balumbon, kundi ginamit 
niya ang ko'smos, anupat maliwanag na ang ibig ni- 
yang sabihin ay hindi kayang tanggapin ng lipunan 
ng tao (at ng mga aklatan nito) ang pagkarami- 
raming rekord na malilikha nito (sa istilo ng aklat na 
ginagamit noon). Ihambing din ang mga tekstong 
gaya ng Juan 7:4; 12:19 para sa katulad na mga pag- 
gamit sa ko'smos. 

Pagparito “sa sanlibutan.” Samakatuwid, ka- 
pag ang isa'y ipinanganak sa sanlibutang ito,” hin- 
di lamang siya basta ipinanganganak sa gitna ng 


SANLIBUTAN 


sangkatauhan kundi pumapasok din siya sa balang- 
kas ng mga kalagayang kinabubuhayan ng mga 
tao. (Ju 16:21, 1Ti 6:7) Gayunman, bagaman ang 
pagparito sa sanlibutan ay maaaring tumukoy sa 
kapanganakan ng isa sa daigdig na kinabubuhayan 
ng mga tao, hindi laging ganito ang kaso. Halimba- 
wa, sa isang panalangin sa Diyos, sinabi ni Jesus: 
“Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, isinu- 
go ko rin sila [ang kaniyang mga alagad] sa sanlibu- 
tan.” (Ju 17:18) Isinugo niya sila sa sanlibutan bi- 
lang mga lalaking maygulang at hindi bilang mga 
bagong-silang na sanggol. Sinabi ni Juan na ang 
mga bulaang propeta at mga manlilinlang ay “hu- 
mayo sa sanlibutan.”--1Ju 4:1, 2Ju 7. 

Maliwanag na ang maraming pagtukoy sa “pagpa- 
rito ni Jesus o pagsusugo sa kaniya sa sanlibutan" 
ay hindi pangunahing tumutukoy, kung tumutukoy 
man, sa kaniyang kapanganakan bilang tao kundi 
mas makatuwirang kumakapit sa paghayo niya sa 
gitna ng sangkatauhan, anupat hayagang isinasaga- 
wa ang ministeryong iniatas sa kaniya mula nang 
siya'y bautismuhan at pahiran, habang nagsisilbing 
tagapagdala ng liwanag sa sanlibutan ng sangkata- 
uhan. (Ihambing ang Ju 1:9, 3:17, 19, 6:14, 9:39, 
10:36: 11:27: 12:46, 1Ju 4:9.) Ang kaniyang kapa- 
nganakan bilang tao ay isa lamang mahalagang 
hakbang para sa layuning iyon. (Ju 18:37) Upang 
patunayan ito, sinabi ng manunulat ng Mga Hebreo 
na binigkas ni Jesus ang mga salita ng Awit 40:6-8 
“nang pumarito siya sa sanlibutan,” at makatuwiran 
naman na hindi ito ginawa ni Jesus bilang isang ba- 
gong-silang na sanggol.---Heb 10:5-10. 

Nang matapos ang kaniyang pangmadlang minis- 
teryo sa gitna ng sangkatauhan, batid ni Jesus “na 
dumating na ang kaniyang oras upang umalis siya 
sa sanlibutang ito patungo sa Ama.” Siya'y ma- 
mamatay bilang tao at bubuhaying-muli sa dako 
ng mga espiritu na pinanggalingan niya.--Ju 13:1: 
16:28, 17:11, ihambing ang Ju 8:23. 

Ang “panimulang mga bagay ng sanlibu- 
tan.” Sa Galacia 4:1-3, ipinakita ni Pablo na ang 
isang bata ay tulad ng isang alipin sa diwang nasa 
ilalim ito ng pangangalaga ng iba hanggang sa su- 
mapit ito sa hustong gulang. Sumunod ay sinabi 
niya: “Gayundin naman tayo, noong tayo ay mga 
sanggol pa, ay patuloy na napaaalipin sa mga pani- 
mulang bagay [stoikhei@] na nauukol sa sanlibu- 
tan.” Pagkatapos ay ipinakita ni Pablo na ang Anak 
ng Diyos ay dumating sa “hustong hangganan ng 
panahon” at pinalaya niya mula sa ilalim ng Kautu- 
san yaong mga naging alagad niya upang tumang- 
gap sila ng pag-aampon bilang mga anak. (Gal 
4:4-7) Sa katulad na paraan, sa Colosas 2:8, 9, 20 ay 
binabalaan ni Pablo ang mga Kristiyano sa Colosas 
na mag-ingat na huwag silang matangay “sa pama- 


1084 


magitan ng pilosopiya at walang-katuturang panli- 
linlang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa pani- 
mulang mga bagay [stoikhei] ng sanlibutan at 
hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa kaniya tumata- 
han sa katawan ang buong kalubusan ng tulad- 
Diyos na katangian,” anupat idiniin niya na “nama- 
tay [silang] kasama ni Kristo sa panimulang mga 
bagay ng sanlibutan.” 

Hinggil sa salitang Griego na stoi:khei'a (anyong 
pangmaramihan ng stoi-khei'on) na ginamit ni Pa- 
blo, ganito ang sabi ng The Pulpit Commentary (Ga- 
latians, p. 181): “Mula sa pangunahing diwa nito na 
‘mga tulos na nakahanay, .. . ang terminong ito 
[stoi-khei'a] ay ikinapit sa mga titik ng alpabeto na 
magkakahanay, at pagkatapos ay sa mga panguna- 
hing bahagi ng pananalita, pagkatapos ay sa mga 
pangunahing bahagi ng lahat ng bagay sa kalikasan, 
gaya halimbawa ng apat na elemento" (tingnan ang 
2 Ped. iii. 10, 12), at sa “mga saligang sangkap' 
o unang “mga elemento" ng anumang sangay ng ka- 
alaman. Ginamit ito sa Heb. v. 12 sa huling diwang 
nabanggit.” (Inedit ni C. Spence, London, 1885) Ang 
kaugnay na pandiwang stoi:khe'o ay nangangahulu- 
gang lumakad nang maayos. '--Gal 6:16. 

Sa kaniyang mga liham sa mga taga-Galacia at 
mga taga-Colosas, maliwanag na hindi ang saligan 
o pangunahing mga bahagi ng materyal na sang- 
nilalang ang tinutukoy ni Pablo kundi, sa halip, 
gaya ng komento ng Alemang iskolar na si Heinrich 
A. W. Meyer sa kaniyang Critical and Exegetical 
Hand-Book (1884, Galatians, p. 168), ang “mga ele- 
mento ng di-Kristiyanong sangkatauhan,” samaka- 
tuwid nga, ang pundamental, o pangunahing mga 
simulain nito. Ipinakikita ng mga liham ni Pablo na 
kasama rito ang mga pilosopiya at mga turong ma- 
panlinlang na ang tanging batayan ay mga paman- 
tayan, konsepto, pangangatuwiran, at mitolohiya ng 
mga tao, gaya ng kinagigiliwan ng mga Griego at ng 
iba pang mga taong pagano. (Col 2:8) Gayunman, 
maliwanag na ginamit din niya ang terminong ito 
upang sumaklaw sa mga bagay na may kinalaman 
sa mga Judio, hindi lamang ang di-Biblikal na mga 
turong Judio na humihiling ng asetisismo o “pag- 
samba sa mga anghel” kundi pati na rin ang turo na 
ang mga Kristiyano ay obligadong tumupad sa Kau- 
tusang Mosaiko.---Col 2:16-18, Gal 4:4, 5, 21. 

Totoo na sa Diyos nagmula ang Kautusang Mosai- 
ko. Subalit nang panahong iyon ay natupad na ito 
kay Kristo Jesus, “ang katunayan” na itinuturo ng 
mga anino nito, at samakatuwid ay lipas na ito. (Col 
2:13-17) Karagdagan pa, ang tabernakulo (at ang 
templong itinayo nang maglaon) ay “makasanlibu- 
tan” o gawa ng tao, at sa gayo'y ‘makalupa’ (sa Gr., 
ko-smi-kon' Heb 9:1, Mo), samakatuwid nga, bahagi 
ng daigdig ng mga tao at hindi makalangit ni espiri- 
tuwal. Ang mga kahilingang kaugnay nito ay “mga 


1085 


kahilingan ng batas may kinalaman sa laman at ipi- 
nataw hanggang sa takdang panahon upang ituwid 
ang mga bagay-bagay.” Samantala, nang panahong 
iyon ay pumasok na si Kristo Jesus sa “mas dakila at 
lalong sakdal na tolda na hindi ginawa ng mga ka- 
may, samakatuwid nga, hindi sa paglalang na ito,” 
kundi sa langit mismo. (Heb 9:8-14, 23, 24) Sinabi 
niya mismo sa isang babaing Samaritana na dara- 
ting ang panahon na ang templo sa Jerusalem ay 
hindi na gagamitin sa tunay na pagsamba kundi 
“sasambahin ng mga tunay na mananamba ang 
Ama sa espiritu at katotohanan.” (Ju 4:21-24) Kaya 
naman, nang si Jesus ay mamatay, buhaying-muli, 
at umakyat sa langit, hindi na kailangang gumamit 
ng gayong mga bagay na “makasagisag na mga 
paglalarawan” (Heb 9:23) lamang ng mas dakilang 
mga bagay sa langit. 

Samakatuwid nang panahong iyon, ang mga Kris- 
tiyanong taga-Galacia at taga-Colosas ay maaari 
nang sumamba ayon sa nakahihigit na paraang sa- 
lig kay Kristo Jesus. Siya, at hindi ang mga tao at 
ang mga simulain o mga turo ng mga tao, ni ang 
“mga kahilingan ng batas may kinalaman sa laman” 
na matatagpuan sa tipang Kautusan, ang dapat ki- 
lalanin bilang itinakdang pamantayan at hustong 
panukat ng katotohanan ng anumang turo o daan 
ng buhay. (Col 2:9) Ang mga Kristiyano ay hindi da- 
pat maging tulad ng mga bata anupat kusang-loob 
na nagpapasailalim sa Kautusang Mosaiko, na iniha- 
lintulad sa isang tagapagturo [tutor]. (Gal 3:23-26) 
Sa halip, ang kaugnayan nila sa Diyos ay dapat na 
maging tulad ng kaugnayan ng isang maygulang 
na anak sa kaniyang ama. Ang kautusan ay pani- 
mulang bagay lamang, “ang abakada ng relihiyon,” 
kung ihahambing sa turong Kristiyano. (Critical and 
Exegetical Hand-Book ni H. Meyer, 1885, Colossians, 
p. 292) Palibhasa'y inianak sila sa makalangit na bu- 
hay, ang mga pinahirang Kristiyano, sa diwa, ay na- 
matay at naibayubay na sa ko'smos ng daigdig na 
kinabubuhayan ng mga tao, kung saan dating ipi- 
natutupad ang mga tuntuning gaya ng pagtutuli sa 
laman. Sila'y naging “isang bagong nilalang.” (2Co 
5:17: Col 2:11, 12, 20-23, ihambing ang Gal 6:12-15: 
Ju 8:23.) Alam nila na ang Kaharian ni Jesus ay hin- 
di nagmula sa mga tao. (Ju 18:36) Tiyak na hindi 
sila dapat bumalik sa “mahihina at malapulubing 
panimulang mga bagay" ng daigdig ng mga tao (Gal 
4:9) at malinlang na isuko ang “kayamanan ng lu- 
bos na katiyakan ng kanilang unawa" at “tumpak na 
kaalaman sa sagradong lihim ng Diyos, samakatu- 
wid ay si Kristo,” na sa kaniya nakakubli ang “lahat 
ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaala- 
man.”--Col 2:1-4. 

Ang sanlibutang hiwalay sa Diyos. Ang 
isang gamit ng ko'smos na sa Kasulatan lamang 
makikita ay bilang sagisag ng sanlibutan ng sang- 


SANLIBUTAN 


katauhan na hiwalay sa mga lingkod ng Diyos. Isi- 
nulat ni Pedro na ang Diyos ay nagpasapit ng 
Delubyo “sa isang sanlibutan ng mga taong di- 
makadiyos,” samantalang iniligtas Niya si Noe at 
ang pamilya nito. Sa ganitong paraan “ang sanlibu- 
tan ng panahong iyon ay dumanas ng pagkapuksa 
nang apawan ito ng tubig.” (2Pe 2:5, 3:6) Muli, ma- 
papansin na ang tinutukoy rito ay hindi ang pagka- 
wasak ng planeta o ng makalangit na mga bagay 
sa uniberso, kundi tumutukoy lamang ito sa daig- 
dig ng mga tao, anupat sa kasong ito ay sa di- 
matuwid na lipunan ng tao. Iyan ang “sanlibutan” 
na hinatulan ni Noe sa pamamagitan ng kaniyang 
tapat na landasin.---Heb 11:7. 

Ang di-matuwid na sanlibutan, o lipunang iyon 
ng tao, bago ang Baha ay nagwakas, ngunit ang 
sangkatauhan mismo ay hindi nagwakas, anupat 
naingatan sa pamamagitan ni Noe at ng kaniyang 
pamilya. Pagkatapos ng Baha, muling lumihis sa ka- 
tuwiran ang karamihan sa sangkatauhan, anupat 
nagluwal na naman ng isang balakyot na lipunan ng 
tao. Subalit mayroon ding mga tumahak ng ibang 
landasin at nanghawakan sa katuwiran. Sa paglipas 
ng panahon, itinalaga ng Diyos ang Israel bilang ka- 
niyang piling bayan at nakipagtipan siya sa kanila. 
Kaya naman, yamang ang mga Israelita ay ibinukod 
na sa sanlibutan, maaaring gamitin ni Pablo ang 
ko'smos, “sanlibutan,” bilang katumbas ng di-Israe- 
litang “mga tao ng mga bansa,” o “mga Gentil,” sa 
Roma 11:12-15. (NW: KJ) Doo'y itinawag-pansin 
niya na dahil sa pag-aapostata ng Israel, pinawa- 
lang-bisa ng Diyos ang kaniyang pakikipagtipan sa 
kanila. Dahil dito, nabuksan ang daan para ang 
mga Gentil ay makapasok sa gayong kaugnayan at 
sa mga kayamanan nito, sa pamamagitan ng paki- 
kipagkasundo nila sa Diyos. (Ihambing ang Efe 2:11- 
13.) Kung gayon, ang “sanlibutan,” o ko'smos, na 
umiral pagkaraan ng Baha at bago ang panahong 
Kristiyano ay tumutukoy na naman sa buong sang- 
katauhan na hindi kabilang sa sinang-ayunang mga 
lingkod ng Diyos, at lalo na doon sa mga hindi kabi- 
lang sa Israel noong panahong may pakikipagtipan 
ito kay Jehova.--Ihambing ang Heb 11:38. 

Sa katulad na paraan, malimit gamitin ang koʻ- 
smos upang tumukoy sa buong di-Kristiyanong li- 
punan ng mga tao, anuman ang kanilang lahi. Ito 
ang sanlibutang napoot kay Jesus at sa kaniyang 
mga tagasunod sapagkat nagpatotoo sila may kina- 
laman sa kalikuan nito at nanatili silang hiwalay 
rito. Kaya naman ang sanlibutang ito'y nagpakita 
ng pagkapoot sa Diyos na Jehova mismo at hindi 
nito siya kilala. (Ju 7:7; 15:17-25, 16:19, 20, 17:14, 
25; 1Ju 3:1, 13) Ang Kalaban ng Diyos, si Satanas na 
Diyablo, ang namamahala sa sanlibutang ito ng di- 
matuwid na lipunan ng tao at mga kaharian nito. Sa 


SANLINGGO 


katunayan, ginawa niyang “diyos” ng sanlibutang 
ito ang kaniyang sarili. (Mat 4:8, 9: Ju 12:31, 14:30, 
16:11, ihambing ang 2Co 4:4.) Hindi ang Diyos ang 
nagluwal sa di-matuwid na sanlibutang ito. Utang 
nito ang pag-iral nito sa pangunahing Mananalan- 
sang ng Diyos, yamang “ang buong sanlibutan ay 
nasa kapangyarihan” niya. (1Ju 4:4, 5; 5:18, 19) Si 
Satanas at ang kaniyang “balakyot na mga puwer- 
sang espiritu sa makalangit na mga dako" ay kumi- 
kilos bilang ang di-nakikitang “mga tagapamahala 
ng sanlibutan [sa Gr., ko-smo-kra'to-ras|” na hiwalay 
sa Diyos.--Efe 6:11, 12. 

Ang tinutukoy sa mga tekstong ito ay hindi basta 
ang sangkatauhan, na kinabibilangan ng mga ala- 
gad ni Jesus, kundi ang buong organisadong lipu- 
nan ng tao na nasa labas ng tunay na kongregas- 
yong Kristiyano. Kung hindi, kailangang mamatay 
ang mga Kristiyano at huwag nang mabuhay pa sa 
laman para masabing sila'y “hindi bahagi ng sanli- 
butan.” (Ju 17:6; 15:19) Bagaman hindi nila maiiwa- 
sang mamuhay sa gitna ng lipunang iyon ng mga 
taong makasanlibutan, na kinabibilangan ng mga 
nagsasagawa ng pakikiapid, idolatriya, pangingikil, 
at katulad na mga gawain (1Co 5:9-13), ang mga 
Kristiyanong iyon ay dapat manatiling malinis at 
walang batik mula sa kasiraan at karungisan ng 
sanlibutang iyon, anupat hindi nakikipagkaibigan 
dito, upang huwag silang mahatulang kasama nito. 
(1Co 11:32, San 1:27, 4:4; 2Pe 1:4: 2:20, ihambing 
ang 1Pe 4:3-6.) Hindi sila maaaring magpaakay sa 
makasanlibutang karunungan, na kamangmangan 
sa paningin ng Diyos, ni maaari man nilang lang- 
hapin’ ang “espiritu ng sanlibutan,” samakatuwid 
nga, ang makasarili at makasalanang nagpapakilos 
na puwersa nito. (1Co 1:21, 2:12, 3:19: 2Co 1:12, Tit 
2:12, ihambing ang Ju 14:16, 17: Efe 2:1, 2, 1Ju 
2:15-17: tingnan ang ESPIRITU [Nag-uudyok na Hilig 
ng Kaisipan].) Kaya naman, sa pamamagitan ng 
kanilang pananampalataya, kanilang “dinaraig ang 
sanlibutan’ ng di-matuwid na lipunan ng tao, gaya 
ng ginawa ng Anak ng Diyos. (Ju 16:33, 1Ju 4:4, 5: 
4, 5) Ang di-matuwid na lipunang iyan ng tao ay 
nakatakdang lumipas sa pamamagitan ng pagpuksa 
ng Diyos (1Ju 2:17), kung paanong naglaho ang di- 
makadiyos na sanlibutan bago ang Baha.---2Pe 3:6. 

Magwawakas ang di-makadiyos na sanlibu- 
tan, ililigtas ang sangkatauhan. Kung gayon, 
tiyak na ang ko'smos na para dito'y namatay si Je- 
sus ay tumutukoy sa sanlibutan ng sangkatauhan 
na sa simpleng pangmalas ay ang pamilya ng tao, 
lahat ng taong laman. (Ju 3:16, 17) Hinggil naman 
sa sanlibutan sa diwang lipunan ng tao na hiwalay 
sa Diyos at aktuwal na nakikipag-alit sa Diyos, hin- 
di ipinanalangin ni Jesus ang sanlibutang iyon kun- 
di yaon lamang mga lumabas sa sanlibutang iyon at 


1086 


nanampalataya sa kaniya. (Ju 17:8, 9) Kung paa- 
nong may mga taong laman na nakaligtas sa pag- 
kapuksa ng di-makadiyos na lipunan ng tao, o san- 
libutan, noong Delubyo, ipinakita ni Jesus na may 
makaliligtas ding mga taong laman sa malaking ka- 
pighatiang inihalintulad niya sa Bahang iyon. (Mat 
24:21, 22, 36-39, ihambing ang Apo 7:9-17.) Sa ka- 
tunayan, “ang kaharian ng sanlibutan” (maliwanag 
na tumutukoy sa kaharian ng sangkatauhan) ay ipi- 
nangakong magiging “kaharian ng ating Panginoon 
at ng kaniyang Kristo,” at yaong mga maghaharing 
kasama ni Kristo sa kaniyang makalangit na Kaha- 
rian ay nakatakdang ‘mamahala bilang mga hari sa 
ibabaw ng lupa,’ samakatuwid ay sa sangkatauhang 
hiwalay sa patay at di-makadiyos na lipunan ng tao 
na pinamunuan ni Satanas.---Apo 11:15: 5:9, 10. 


SANLINGGO. Ang salitang Hebreo para sa 
“sanlinggo” (sha'vu'a') ay literal na tumutukoy sa 
isang yunit o yugto na nahahati sa pito. Ang sali- 
tang Griego naman na sab'ba-ton ay hinalaw sa sa- 
litang Hebreo para sa Sabbath (shab-bath ). 

Ang pagbilang ng mga araw sa tigpipitong mga 
siklo ay nagsimula noong maagang bahagi ng ka- 
saysayan ng tao. Itinatag ng Diyos na Jehova ang 
parisan para sa ganitong paghahati-hati ng pana- 
hon noong hinati-hati niya ang yugto ng kaniyang 
gawang paglalang sa loob ng anim na araw, o mga 
yunit ng panahon, na nagtatapos sa isang ikapitong 
araw ng kapahingahan. (Gen 2:2, 3) Pagkatapos 
nito, ang masusumpungan nating sumunod na pag- 
tukoy tungkol sa pitong-araw na siklo ay yaong may 
kaugnayan kay Noe noong panahon ng Baha, ngu- 
nit doon ay walang binabanggit na ikapitong-araw 
na kapahingahan. (Gen 7:4, 10, 8:10, 12) Sa Padan- 
aram at sa Filistia, ipinangingilin ang mga yugto na 
tigpipitong araw may kinalaman sa mga kasalan. 
(Gen 29:27, 28; Huk 14:12, 17) Ipinangilin din ang 
isang pitong-araw na yugto noong libing ni Jacob. 
(Gen 50:10) Gayunman, hindi ipinakikita ng ulat ng 
Bibliya na ang sinaunang mga yugtong ito na tigpi- 
pitong araw ay may sinunod na lingguhang kaayu- 
san, anupat may regular na panimulang araw at si- 
nusundan ng iba pang nakakatulad na mga yugto 
na may tigpipitong araw. Sa ilang sinaunang mga 
tao, ang mga siklo na tigpipitong araw ay inuugitan 
ng apat na pagbabagong-hugis ng buwan at muling 
nagsisimula sa bawat bagong buwan [new moon]. 
Yamang ang buwang lunar ay sumasaklaw ng 29 
o 30 araw, hindi maaaring magkaroon ng kumple- 
tong sunud-sunod na mga siklo na tigpipitong araw. 

Ang unang pagtukoy sa isang sampung-araw na 
yugto ay masusumpungan sa Genesis 24:55. Sa si- 
naunang Ehipto, ang panahon ay nahahati sa mga 
siklo na tigsasampung araw (tatlong ganitong siklo 
sa bawat buwan), at maliwanag na naging pamilyar 


1087 


dito ang mga Israelita sa panahon ng kanilang ma- 
tagal na pakikipamayan sa Ehipto. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Ang unang pagbang- 
git sa isang bigay-Diyos na ordinansa na may kahi- 
lingang ipangilin ang isang espesipikong pitong- 
araw na yugto ay masusumpungan natin kaugnay 
ng mga tagubilin may kinalaman sa Paskuwa. Ang 
yugtong ito ang naging taunang Kapistahan ng mga 
Tinapay na Walang Pampaalsa na mula noon ay ipi- 
nagdiwang ng mga Israelita pagkatapos ng Pasku- 
wa. Kapuwa ang unang araw at ang ikapito, o hu- 
ling, araw ay mga araw ng kapahingahan.---Exo 
12:14-20, 13:6-10. 

Itinatag ang araw ng sabbath. Samantala, 
pagkatapos pasinayaan ang pantanging sanling- 
gong ito, saka naman sumunod ang isang yugto na 
mga isang buwan na sa panahong iyon ay naglalak- 
bay ang mga Israelita sa kanilang Pag-alis mula sa 
Ehipto, at sa loob ng yugtong iyon ay walang bina- 
banggit na may ginawa silang lingguhang pangi- 
ngilin na nagtatapos sa isang ikapitong araw ng 
kapahingahan. Pagkatapos ng ika-15 araw ng ikala- 
wang buwan pagkalabas nila sa lupain ng Ehipto, 
nagsimulang magbigay si Jehova sa kanila ng man- 
na, at ito ang panahon nang una silang tagubilinan 
may kinalaman sa regular na pangingilin ng Sab- 
bath tuwing ikapitong araw. (Exo 16:1, 4, 5, 22-30) 
Tiyak na ang pangingilin ng Sabbath na ito ay hu- 
mantong sa isang sunud-sunod na lingguhang pag- 
kakahati-hati ng mga araw na hindi nalilimitahan 
ng mga yugto ng buwang lunar. Mula noon ay gina- 
wa itong legal na batas ng Diyos sa tipang Kautusan 
na ibinigay sa bansang Israel sa pamamagitan ni 
Moises.---Exo 20:8-11, Deu 5:12-15. 

Mga yugto ng mga kapistahan. Sabihin pa, 
may ilang yugto ng mga kapistahang pitong araw 
ang haba na itinakda sa Kautusan at na hindi na- 
man laging nagsisimula o nagtatapos kaayon ng re- 
gular na sanlinggo na inuugitan ng Sabbath. Nagsi- 
simula ang mga ito sa isang partikular na araw ng 
buwang lunar, samakatuwid, ang panimulang araw 
ay pumapatak sa iba't-ibang araw ng sanlinggo 
taun-taon. Totoo ito may kinalaman sa Kapistahan 
ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa, na kasunod 
ng Paskuwa at pumapatak sa Nisan 15-21, at gayun- 
din sa Kapistahan ng mga Kubol sa Etanim 15-21. 
Sa gayunding paraan, ang Kapistahan ng mga San- 
linggo, o Pentecostes, ay ibinatay sa pagbilang ng 
pitong sanlinggo at isang araw, ngunit pinasisimu- 
lang bilangin ang pitong sanlinggo mula Nisan 16, 
anupat ang sinasaklaw nito ay hindi laging kaayon 
ng regular na mga sanlinggo na nagtatapos sa re- 
gular na mga araw ng Sabbath.--Exo 12:2, 6, 14- 
20: Lev 23:5-7, 15, 16; Deu 16:9, 10, 13. 


SANTIAGO 


Hindi binigyan ng pangalan ang mga araw ng 
sanlinggo kundi tinukoy lamang ang mga ito ayon 
sa pamilang, maliban sa ikapitong araw na tinawag 
na “sabbath.” (Exo 20:8) Ganito rin ang ginawa no- 
ong mga araw ni Jesus at ng kaniyang mga apostol, 
bagaman ang araw bago ang sabbath ay tinawag 
noon na “Paghahanda.”--Mat 28:1, Gaw 20:7; Mar 
15:42, Ju 19:31. 

Pitong-araw at pitong-taodng mga yugto. Da- 
hil sa kahalagahang iniuugnay ng tipang Kautusan 
sa Sabbath, o sa ikapitong araw, ang salitang “sab- 
bath” ay karaniwang ginagamit noon upang tu- 
mukoy sa buong sanlinggo na may pitong araw. 
(Lev 23:15, 16) Sa katulad na paraan, ginamit ito 
upang tumukoy sa ikapitong taon, na isang taon 
ng Sabbath ng kapahingahan para sa lupain. At 
kumatawan din ito sa buong pitong-tadng yugto, 
o sanlinggo ng mga taon, na nagtatapos sa taon 
ng Sabbath. (Lev 25:2-8) Paulit-ulit na ginagamit 
ng Judiong Mishnah ang pananalitang “sanling- 
go ng mga taon.”--Sheviit 4:7-9, Sanhedrin 5:1, 
tingnan ang PITUMPUNG SANLINGGO (Isang Mesiyani- 
kong Hula). 


SANLINGGO, KAPISTAHAN NG MGA. 
Tingnan ang PENTECOSTES. 


SANSANA [posible, Buwig ng Datiles]. Isang 
bayan sa timugang bahagi ng teritoryo ng tribo 
ni Juda. (Jos 15:21, 31) Ipinapalagay na ito ay 
ang Khirbet esh-Shamsaniyat (Horvat Sansanna), 
na mga 12 km (7.5 mi) sa HHS ng Beer-sheba. Ipi- 
nahihiwatig ng paghahambing sa Josue 15:31 at sa 
katulad na mga talaan ng mga lunsod sa Josue 19:5 
at 1 Cronica 4:31 na maaaring ito rin ang Hazar- 
susa (o Hazar-susim).--Tingnan ang HAZAR-SUSA. 


SANTIAGO [Katumbas ng Jacob, nanganga- 
hulugang, “Isa na Sumusunggab sa Sakong, Kaa- 
gaw”]. 

1. Ama ng apostol na si Hudas (hindi si Hudas Is- 
cariote).---Luc 6:16; Gaw 1:13. 

2. Anak ni Zebedeo, kapatid ni Juan at isa sa 12 
apostol ni Jesu-Kristo. (Mat 10:2) Waring ang kani- 
yang ina ay si Salome, gaya ng mapapansin kung 
paghahambingin ang dalawang ulat ng iisang pang- 
yayari. Ang isa ay bumabanggit ng “ina ng mga 
anak ni Zebedeo,” tinatawag naman siya sa isa pa na 
“Salome.” (Mat 27:55, 56; Mar 15:40, 41: tingnan ang 
SALOME Blg. 1.) Ang higit pang paghahambing ng 
Juan 19:25 ay tumutukoy marahil kay Salome bi- 
lang ang kapatid ni Maria sa laman, na ina ni Jesus. 
Kung gayon nga, si Santiago ay pinsang buo ni Je- 
sus. 

Si Santiago at ang kaniyang kapatid ay nagtatra- 
bahong kasama ng kanilang ama sa hanapbuhay na 


SANTIAGO 


pangingisda noong 30 C.E. nang tawagin sila ni Je- 
sus, pati ang mga kasamahan nilang mangingisda 
na sina Pedro at Andres, upang maging kaniyang 
mga alagad at “mga mangingisda ng mga tao.” Sa 
pagtugon sa panawagan ni Jesus, iniwan nina San- 
tiago at Juan ang hanapbuhay na pangingisda na 
isang pakikisosyo kina Pedro at Andres at na mala- 
ki-laki rin anupat kaya nilang umupa ng mga tau- 
han.---Mat 4:18-22, Mar 1:19, 20, Luc 5:7-10. 

Nang sumunod na taon, 31 C.E., nang italaga ni 
Jesus ang 12 sa kaniyang mga alagad na maging 
mga apostol, si Santiago ay isa sa grupo na napili. 
--Mar 3:13-19, Luc 6:12-16. 

Madalas banggiting magkakasama sina Pedro, 
Santiago, at Juan bilang malapit na mga kasamahan 
ni Kristo. Halimbawa, ang tatlong ito ang tanging 
naroroong kasama ni Kristo sa bundok kung saan 
naganap ang pagbabagong-anyo (Mat 17:1, 2), ang 
tanging mga apostol na inanyayahan sa loob ng ba- 
hay upang masaksihan ang pagkabuhay-muli ng 
anak na babae ni Jairo (Luc 8:51), at ang mga pina- 
kamalapit kay Jesus sa Getsemani habang nanana- 
langin ito noong huling gabing iyon (Mar 14:32-34). 
Sina Pedro, Santiago, at Juan, kasama si Andres, 
ang mga nagtanong kay Jesus kung kailan magaga- 
nap ang inihulang pagkawasak ng templo ng Jeru- 
salem at kung ano ang magiging tanda ng kaniyang 
pagkanaririto at ng katapusan ng sistema ng mga 
bagay. (Mar 13:3, 4) Si Santiago ay laging binabang- 
git kasama ng kaniyang kapatid na si Juan, at sa ka- 
ramihan ng mga pagkakataon ay siya ang unang bi- 
nabanggit. Maaaring ipahiwatig nito na siya ang 
nakatatanda sa dalawa.--Mat 4:21, 10:2, 17:1, Mar 
1:19, 29: 3:17: 5:37: 9:2; 10:35, 41; 13:3, 14:33, Luc 
5:10, 6:14: 8:51; 9:28, 54; Gaw 1:13. 

Ibinigay ni Jesus kay Santiago at sa kapatid nito 
ang huling pangalang Boanerges, isang terminong 
Semitiko na nangangahulugang “Mga Anak ng Ku- 
log.” (Mar 3:17) Maaaring ito ay dahil sa masigla, ma- 
alab, at masigasig na katangian ng mga lalaking ito. 
Halimbawa, noong isang pagkakataon, nang hindi 
naging mapagpatuloy kay Jesus ang ilang Samarita- 
no, ninais nina Santiago at Juan na magpababa ng 
apoy mula sa langit upang lipulin ang mga iyon. Ba- 
gaman sinaway sila ni Jesus dahil sa pagmumungka- 
hi ng gayong paghihiganti, ang saloobing ito ay nag- 
papahiwatig ng kanilang matuwid na pagkagalit at 
ng kanila ring pananampalataya. (Luc 9:51-55) Nag- 
karoon din sila ng mga ambisyon na mapasakanila 
ang pinakaprominenteng mga posisyon sa Kaharian, 
sa kanan at kaliwa ni Jesus, at lumilitaw na ginamit 
nila ang kanilang ina (posibleng tiya ni Jesus) upang 
hilingin ang mga pabor na ito kay Jesus. Pagkaraang 
ipaliwanag na ang gayong mga pasiya ay ginagawa 
ng Ama, ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon 


1088 


upang itawag-pansin na “ang sinumang nagnanais 
na maging una sa inyo ay dapat na maging alipin 
ninyo. ”---Mat 20:20-28. 

Lumilitaw na namatay si Santiago noong 44 C.E. 
Ipinapatay siya ni Herodes Agripa I sa pamamagi- 
tan ng tabak. Siya ang una sa 12 apostol na nama- 
tay bilang isang martir.---Gaw 12:1-3. 

3. Isa pang apostol ni Jesu-Kristo at anak ni Al- 
feo. (Mat 10:2, 3; Mar 3:18, Luc 6:15: Gaw 1:13) Ka- 
raniwang pinaniniwalaan at malaki ang posibilidad 
na si Alfeo ay si Clopas din, at kung magkakagayon, 
ang ina ni Santiago ay si Maria, ang Maria rin 
na “ina ni Santiago na Nakabababa at ni Joses.” 
(Ju 19:25; Mar 15:40, Mat 27:56) Maaaring tinawag 
siyang Santiago na Nakabababa dahil sa siya ay 
alinman sa mas maliit sa pisikal na tindig o mas na- 
kababata kaysa sa isa pang apostol na si Santiago, 
na anak ni Zebedeo. 

4. Anak nina Jose at Maria, at kapatid sa ina ni 
Jesus. (Mar 6:3, Gal 1:19) Bagaman hindi isang 
apostol, maliwanag na ito ang Santiago na isang ta- 
gapangasiwa ng kongregasyong Kristiyano sa Jeru- 
salem (Gaw 12:17) at sumulat ng aklat ng Bibliya na 
nagtataglay ng kaniyang pangalan. (San 1:1) Maaa- 
ring siya ang sumunod kay Jesus sa edad, yamang 
siya ang unang binanggit sa apat na likas na mga 
anak na lalaki ni Maria: sina Santiago, Jose, Simon, 
at Hudas. (Mat 13:55, tingnan ang KAPATID NA LALA- 
KI, KAPATID.) Ipinahihiwatig ni Pablo sa kaniyang li- 
ham sa mga taga-Corinto, isinulat noong mga tadng 
55 C.E., na si Santiago ay may-asawa.---1Co 9:5. 

Lumilitaw na noong panahon ng ministeryo ni Je- 
sus, may lubos na kabatiran si Santiago sa gawain 
ng kaniyang kapatid (Luc 8:19: Ju 2:12), ngunit ba- 
gaman lumilitaw na hindi siya sumasalansang, hin- 
di siya isa sa mga alagad at mga tagasunod ni Kris- 
to. (Mat 12:46-50, Ju 7:5) Malamang na kasama siya 
ng kaniyang di-sumasampalatayang mga kapatid 
nang himukin ng mga ito si Jesus na buong-tapang 
na pumaroon sa Kapistahan ng mga Tabernaku- 
lo, noong panahong sinisikap ng mga tagapamahala 
ng mga Judio na patayin siya. (Ju 7:1-10) Maaaring 
kabilang din si Santiago sa mga kamag-anak na 
nagsabi tungkol kay Jesus: “Nasisiraan na siya ng 
kaniyang isip.”---Mar 3:21. 

Gayunman, pagkamatay ni Jesus at bago ang Pen- 
tecostes 33 C.E., si Santiago kasama ang kaniyang 
ina, mga kapatid, at ang mga apostol ay nagkatipon 
para manalangin sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. 
(Gaw 1:13, 14) Maliwanag na sa Santiago na ito per- 
sonal na nagpakita ang binuhay-muling si Jesus, 
gaya ng iniulat sa 1 Corinto 15:7, anupat nakumbin- 
si itong dating di-sumasampalataya na Siya nga ang 
Mesiyas. Nagpapaalaala ito sa atin ng personal na 
pagpapakita ni Jesus kay Pablo.---Gaw 9:3-5. 


1089 


Pagkatapos nito, si Santiago ay naging isang pro- 
minenteng miyembro at, lumilitaw na isang “apos- 
tol” ng kongregasyon sa Jerusalem. (Tingnan ang 
APOSTOL [Pagka-Apostol sa Kongregasyon].) Kaya, 
noong unang pagdalaw ni Pablo sa mga kapatid sa 
Jerusalem (mga 36 C.E.), sinabi niyang gumugol 
siya ng 15 araw kasama ni Pedro ngunit “walang 
nakitang iba pa sa mga apostol, tanging si San- 
tiago lamang na kapatid ng Panginoon.” (Gal 1: 
18, 19) Pagkatapos ng makahimalang paglaya ni 
Pedro mula sa bilangguan, tinagubilinan nito ang 
mga kapatid sa tahanan ni Juan Marcos na, “Ibalita 
ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa 
mga kapatid,” anupat ipinahiwatig ang pagiging 
prominente ni Santiago. (Gaw 12:12, 17) Noong 
mga 49 C.E., ang usapin ng pagtutuli ay dumating 
sa harap ng ‘mga apostol at matatandang lalaki’ 
sa Jerusalem. Kasunod ng personal na patotoo nina 
Pedro, Bernabe, at Pablo ay nagsalita si Santiago, 
anupat nagharap ng pasiya na sinang-ayunan at 
tinanggap naman ng kapulungan. (Gaw 15:6-29, 
ihambing ang Gaw 16:4.) Nang tinutukoy ang okas- 
yong iyon, sinabi ni Pablo na sina Santiago, Cefas, 
at Juan ay “waring mga haligi” sa mga nasa Jeru- 
salem. (Gal 2:1-9) Sa pagtatapos ng isang paglalak- 
bay bilang misyonero nang dakong huli, nag-ulat si 
Pablo, na nasa Jerusalem, tungkol sa kaniyang mi- 
nisteryo kay Santiago at sa “lahat ng matatandang 
lalaki,” at pagkatapos ay binigyan siya ng mga ito 
ng ilang payo na dapat sundin.--Gaw 21:15-26, 
tingnan din ang Gal 2:11-14. 

Ang bagay na ang “kapatid ni Jesus' na ito ang su- 
mulat ng aklat ng Santiago at hindi ang isa sa mga 
apostol na may gayunding pangalan (alinman sa 
anak ni Zebedeo o anak ni Alfeo), ay waring ipinahi- 
hiwatig sa pasimula ng kaniyang liham. Ipinakikilala 
roon ng manunulat ang kaniyang sarili bilang “isang 
alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesu-Kristo,” sa 
halip na bilang isang apostol. Sa katulad na paraan, 
ipinakilala rin ng kapatid niyang si Hudas (Judas) 
ang sarili nito bilang “isang alipin ni Jesu-Kristo, 
ngunit kapatid ni Santiago.” (San 1:1; Jud 1) May- 
kapakumbabaang iniwasan ng magkapatid na ipaki- 
lala ang kanilang sarili bilang mga kapatid sa laman 
ng Panginoong Jesu-Kristo. 

Ang pagtawag sa kaniya na “Santiago na Makata- 
rungan” ay nakasalig sa mga tradisyon na nagsasa- 
bing siya ay tinawag na gayon dahil sa kaniyang pa- 
raan ng pamumuhay. Walang ulat sa Kasulatan 
tungkol sa kamatayan ni Santiago. Gayunman, sina- 
bi ng sekular na istoryador na si Josephus na noong 
panahon sa pagitan ng kamatayan ni Gobernador 
Festo, noong mga 62 C.E., at ng pagdating ng kaha- 
lili nito na si Albino, ang mataas na saserdoteng si 
Ananus (Ananias) ay “nagtipon ng mga hukom ng 
Sanedrin at nagharap sa kanila ng isang lalaking 


SANTIAGO, LIHAM NI 


nagngangalang Santiago, na kapatid ni Jesus na ti- 
natawag na Kristo, at ng ilang iba pa. Inakusa- 
han niya sila ng paglabag sa kautusan at ibinigay 
sila upang batuhin.”--Jewish Antiquities, XX, 200 
(ix, 1). 


SANTIAGO, LIHAM NI. Isang kinasihang 
liham ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Isa ito 
sa tinatawag na pangkalahatang mga liham sapag- 
kat, tulad ng Una at Ikalawang Pedro, Unang Juan, 
at Judas (ngunit di-tulad ng karamihan sa mga li- 
ham ng apostol na si Pablo), hindi ito patungkol sa 
isang espesipikong kongregasyon o indibiduwal. Ipi- 
natutungkol ang liham na ito sa “labindalawang tri- 
bo na nakapangalat.”---San 1:1. 

Manunulat. Tinutukoy lamang ng manunulat 
ang kaniyang sarili na “si Santiago, isang alipin ng 
Diyos at ng Panginoong Jesu-Kristo.” (San 1:1) Da- 
lawang apostol ni Jesus ang nagngangalang Santia- 
go (Mat 10:2, 3), ngunit malayong mangyari na isa 
sa kanila ang sumulat ng liham. Ang isang apostol, 
si Santiago na anak ni Zebedeo, ay pinatay bilang 
martir noong mga 44 C.E. (Gaw 12:1, 2) Gaya ng 
ipinakikita ng nilalaman mismo ng liham, napakala- 
yong mangyari na isinulat ito di-nagtagal matapos 
mabuo ang kongregasyong Kristiyano. (San 1:1) 
Ang isa pang apostol na Santiago, na anak ni Alfeo, 
ay hindi prominente sa rekord ng Kasulatan, at ka- 
unting-kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa ka- 
niya. Kung isasaalang-alang ang pagkatahasan ng 
liham ni Santiago, waring hindi si Santiago na anak 
ni Alfeo ang manunulat, sapagkat kung siya ang su- 
mulat ay malamang na ipakikilala niya ang kani- 
yang sarili bilang isa sa 12 apostol upang masu- 
portahan ng apostolikong awtoridad ang kaniyang 
matitinding pananalita. 

Sa halip, ipinakikita ng katibayan na ang manu- 
nulat ay si Santiago na kapatid sa ina ni Jesu-Kristo, 
na maliwanag na pinagpakitaan ng binuhay-muling 
si Kristo sa isang pantanging pagkakataon at promi- 
nente rin sa gitna ng mga alagad. (Mat 13:55, Gaw 
21:15-25, 1Co 15:7: Gal 2:9) Sa liham ni Santia- 
go, tinukoy ng manunulat ang kaniyang sarili bi- 
lang “isang alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesu- 
Kristo,” kagayang-kagaya rin ng ginawa ni Judas, 
na sa pambungad ng kaniyang liham ay nagpakila- 
la bilang “isang alipin ni Jesu-Kristo, ngunit kapatid 
ni Santiago.” (San 1:1, Jud 1) Karagdagan pa, kala- 
kip sa bating pambungad ng liham ni Santiago ang 
terminong “Mga pagbati!” na ginamit din sa liham 
may kinalaman sa pagtutuli na ipinadala sa mga 
kongregasyon. Sa huling nabanggit na kaso, lumili- 
taw na ang kapatid sa ina ni Jesus na si Santiago ang 
prominenteng tagapagsalita noon sa kapulungan ng 
‘mga apostol at matatandang lalaki sa Jerusalem. 
--Gaw 15:13, 22, 23. 


SANTIAGO, LIHAM NI 


Pagiging Kanonikal. Ang liham ni Santiago 
ay kasama sa Vatican Manuscript No. 1209, gayun- 
din sa mga manuskritong Sinaitic at Alexandrine ng 
ikaapat at ikalimang siglo C.E. Kalakip ito sa Syriac 
na Peshitta, at matatagpuan ito sa di-kukulangin sa 
sampung sinaunang katalogo bago ang Konsilyo 
ng Cartago noong 397 C.E. Sumipi rito ang sinau- 
nang mga relihiyosong manunulat, anupat kinilala 
ito nina Origen, Cyril ng Jerusalem, Jerome, at ng 
iba pa bilang tunay na bahagi ng Kasulatan. 

Petsa at Lugar ng Pagsulat. Walang anumang 
pahiwatig sa liham na bumagsak na ang Jerusalem 
sa mga Romano (noong 70 C.E.). Ayon sa Judiong 
istoryador na si Josephus, isang mataas na saserdo- 
te na nagngangalang Ananus, na isang Saduceo, 
ang siyang may pananagutan sa pagdadala kay 
Santiago at sa iba pa sa harap ng Sanedrin at sa pag- 
bato sa kanila hanggang sa mamatay. Isinulat ni Jo- 
sephus na naganap ito pagkamatay ng Romanong 
prokurador na si Festo, ngunit bago ang pagdating 
ng kaniyang kahalili na si Albinus. (Jewish Antiqui- 
ties, XX, 197-203 [ix, 1]) Kung gayon nga, at kung 
tama ang mga impormasyon na nagpapalagay na 


Isang liham na nagdiriin na ang pananampalataya ay kaila- 
ngang ipakita sa pamamagitan ng mga gawa 


Isinulat bago ang 62 C.E., mahigit na walong taon bago wasa- 
kin ng mga Romano ang Jerusalem 


Ang mga Kristiyano na may-katapatang nagbabata 
sa ilalim ng pagsubok ay may dahilan upang ma- 
ging maligaya (1:1-18) 

Saganang ibibigay ng Diyos sa atin ang karunungang kaila- 
ngan upang makapagbata kung patuloy nating hihingin 
iyon nang may pananampalataya 

Hindi tayo kailanman sinusubok ng Diyos sa masasamang 
bagay, ngunit ang isang indibiduwal ay maaaring maakit 
ng sarili niyang maling pagnanasa tungo sa maling lan- 
dasin 

Ang lahat ng inilalaan ni Jehova ay mabuti 

Ang pagsambang tinatanggap ng Diyos ay humihiling 
ng matuwid na mga gawa na nagpapatunay ng pa- 
nanampalataya ng isa (1:19-2:26) 

Alisin ang lahat ng kasamaan at tanggapin ang salita ng 
Diyos nang may kahinahunan, maging tagatupad ng salita 
at hindi tagapakinig lamang 

Matutong magkontrol ng dila, alagaan ang mga ulila at 
mga babaing balo, at ingatan ang sarili na walang batik 
mula sa sanlibutan 


Ang pagtatangi sa mayayaman samantalang winawalang- 
halaga ang mga dukha ay labag sa “makaharing kautu- 
san” ng pag-ibig 

Ang buhay na pananampalataya ay nahahayag sa mga 
gawa, gaya ng makikita sa mga halimbawa nina Abraham 
at Rahab 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG SANTIAGO 


1090 


namatay si Festo noong mga 62 C.E., malamang na 
isinulat ni Santiago ang kaniyang liham ilang pana- 
hon bago ang petsang iyon. 

Malamang na sa Jerusalem isinulat ang liham, sa- 
pagkat doon nakatira si Santiago.---Gal 1:18, 19. 

Kung Sino ang Sinulatan. Isinulat ni San- 
tiago ang liham para sa “labindalawang tribo na 
nakapangalat,” sa literal, “(mga) nasa panganga- 
lat.” (San 1:1, tlb sa Rbi8) Dito ay kinakausap 
niya ang kaniyang espirituwal na “mga kapatid,” 
yaong mga nanghahawakan sa “pananampalataya 
sa ating Panginoong Jesu-Kristo,” pangunahin na 
yaong mga naninirahan sa labas ng Palestina. (1:2, 
2:1, 7; 5:7) Ang karamihan ng argumento ni Santia- 
go ay ibinatay niya sa Hebreong Kasulatan, ngu- 
nit hindi ito nagpapatunay na ang kaniyang li- 
ham ay para lamang sa mga Judiong Kristiyano, 
kung paanong sa makabagong panahon, ang pagi- 
ging pamilyar ng isang tao sa Hebreong Kasulatan 
ay hindi nagpapatunay na nagmula siya sa ang- 
kang Judio. Ang pagtukoy niya kay Abraham bilang 
“ating ama” (2:21) ay kasuwato ng mga salita ni 
Pablo sa Galacia 3:28, 29, kung saan ipinakita ni 


Malaki ang pananagutan ng mga guro sa harap ni 
Jehova (3:1-18) 

Sila, at ang lahat ng Kristiyano, ay dapat matutong mag- 
kontrol ng dila 


Magagawa nila ito kung magpapamalas sila ng karunungan 

mula sa itaas 
Ang makasanlibutang mga hilig ay makaaapekto sa 
kaugnayan natin sa Diyos (4:1-5:12) 

Yaong mga nakikipag-away upang matamo ang kanilang 
mapag-imbot na mga tunguhin o yaong mga nagpapataw 
ng hatol sa kanilang mga kapatid ay kailangang magsisi 

Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-alit sa 
Diyos 

Ang materyalistikong pagpaplano na nagwawalang-bahala 
sa kalooban ni Jehova ay kapalaluan 


Kahatulan ng Diyos ang naghihintay sa mayayaman at 
mandarayang mga maniniil 

Sa ilalim ng kapighatian, dapat magbantay laban sa espiri- 
tu ng kawalang-pagtitiis at pagbubuntunghininga, saman- 
talang hinihintay natin na si Jesu-Kristo ang humatol 

Upang gumaling mula sa espirituwal na pagkakasakit 

na resulta ng pagkakasala, dapat tawagin niyaong 

nagdurusa ang matatanda upang matulungan nila 

siya (5:13-20) 

Ang hayagang pagtatapat ng kasalanan at gayundin ang 
mga panalangin ng matatanda para sa nagkasala ay ma- 
katutulong tungo sa espirituwal na paggaling 


Ang pagpapanumbalik sa kapatid na nagkasala ay nanga- 
ngahulugan ng pagliligtas sa kaniya mula sa espirituwal 
na kamatayan 


1091 


Pablo na ang pagiging kabilang ng isa sa tunay na 
binhi ni Abraham ay hindi nakadepende sa kung 
ang isa ay Judio o Griego. Samakatuwid, tiyak na 
ang pinatutungkulang “labindalawang tribo” ay ang 
espirituwal na “Israel ng Diyos".---Gal 6:15, 16. 

Layunin. Waring may dalawang layunin si 
Santiago sa pagsulat: (1) upang payuhan ang kani- 
yang mga kapananampalataya na magpakita ng pa- 
nanampalataya at pagbabata sa kabila ng mga pag- 
subok sa kanila, at (2) upang babalaan sila laban sa 
mga kasalanan na nagbubunga ng di-pagsang-ayon 
ng Diyos. 

Ang ilan ay nahulog sa silo anupat tinitingala nila 
ang mga mas prominente at mayayaman at nagpa- 
pakita sila ng paboritismo. (San 2:1-9) Hindi nila na- 
pag-uunawa kung ano talaga sila sa paningin ng 
Diyos at sila'y mga tagapakinig ng salita ngunit hin- 
di mga tagatupad. (1:22-27) Ginagamit nila sa ma- 
ling paraan ang kanilang dila, at ang kanilang mga 
pagnanasa sa kaluguran ng laman ay nagiging san- 
hi ng mga pag-aaway sa gitna nila. (3:2-12, 4:1-3) 
Dahil sa kanilang pagnanasa sa materyal na mga 
bagay, ang ilan ay naging mga kaibigan ng sanlibu- 
tan at samakatuwid, hindi malilinis na dalaga, kun- 
di espirituwal na “mga mangangalunya,” na may 
pakikipag-alit sa Diyo5s.---4:4-6. 

Itinuwid sila ni Santiago may kinalaman sa pagi- 
ging mga tagatupad at mga tagapakinig: sa pa- 
mamagitan ng mga halimbawa mula sa Kasulatan, 
ipinaliwanag niya na kung tunay ang pananampala- 
taya ng isang tao, ipakikita niya iyon sa pamamagi- 
tan ng mga gawang kasuwato ng kaniyang pana- 
nampalataya. Halimbawa, ang isa na may tunay na 
pananampalataya ay hindi magsasabi sa isang kapa- 
tid na hubad at kulang sa pagkain, “Yumaon [kang] 
payapa, magpainit [ka] at magpakabusog,” pagkata- 
pos ay hindi naman niya ibibigay ang mga panga- 
ngailangan nito. (San 2:14-26) Dito ay hindi sinasa- 
lungat ni Santiago si Pablo sa pagsasabing maaaring 
matamo ng isa ang kaligtasan sa pamamagitan ng 
mga gawa. Sa halip, tinatanggap niya na ang pana- 
nampalataya ang saligan ukol sa kaligtasan ngunit 
itinatawag-pansin niya na walang tunay na pana- 
nampalataya na hindi magbubunga ng mabubuting 
gawa. Kasuwato ito ng paglalarawan ni Pablo sa mga 
bunga ng espiritu, sa Galacia 5:22-24, at ng payo 
niya na magbihis ng bagong personalidad, sa Efeso 
4:22-24 at Colosas 3:5-10, pati ng paalaala niya na 
gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba, sa Hebreo 
13:16. 

Istilo. Ang liham ni Santiago ay may istilong 
katulad na katulad ng sa mga propeta at naglalaman 
ng maraming tayutay at simili, anupat may pagka- 
kahawig sa mga diskurso ni Jesu-Kristo, gaya ng 
Sermon sa Bundok. Tulad ni Jesus, pinagbatayan ni 
Santiago ang pisikal na mga bagay---ang dagat, pa- 


SANTUWARYO 


nanim, mga hayop, mga barko, isang magsasaka, 
ang lupa---upang magbigay ng makulay na suporta 
sa kaniyang mga argumento tungkol sa pananam- 
palataya, pagkontrol sa dila, pagtitiis, at iba pa. (San 
1:6, 9-11, 3:3-12, 5:7) Dahil dito, bukod pa sa pagga- 
mit ng tuwirang mga tanong at mahigit sa 50 pa- 
ngungusap na pautos sa isang di-kahabaang liham, 
naging mapuwersa ang liham ni Santiago. 

Kaugnayan sa Mas Naunang Kinasihang Ka- 
sulatan. Sinipi o tinukoy ni Santiago ang Heb- 
reong Kasulatan may kinalaman sa paglalang sa tao 
(San 3:9; Gen 1:26); kina Abraham at Rahab (San 
2:21-26: Gen 15:6: 22:9-12: Jos 2: Isa 41:8): kay Job 
(San 5:11: Job 1:13-22, 2:7-10, 42:10-17): sa Kautu- 
san (San 2:8, 11: Exo 20:13, 14: Lev 19:18, Deu 5:17, 
18), at kay Elias (San 5:17, 18; 1Ha 17:1: 18:1). Ma- 
raming espesipikong halimbawa sa liham ang kasu- 
watung-kasuwato ng mga pananalita ni Jesu-Kristo. 
Ang ilan sa mga ito ay: may kinalaman sa pag-uusig 
(San 1:2, Mat 5:10-12): paghingi at pagtanggap ng 
mga bagay mula sa Diyos (San 1:5, 17; Luc 11:9- 
13); pagiging kapuwa tagapakinig at tagatupad (San 
1:22, Mat 7:21-27): pagiging hiwalay sa sanlibutan 
(San 4:4, Ju 17:14): hindi paghatol sa iba (San 4:12; 
Luc 6:37): pagkamapananaligan ng salita ng isa (San 
5:12: Mat 5:33-37). 

Isang suliranin ang inihaharap ng Santiago 4:5 
sapagkat hindi matiyak kung aling (mga) talata ang 
sinipi (o marahil ay tinukoy lamang) ni Santiago. 
Ang tekstong ito ay kababasahan: “O inaakala ba 
ninyo na ang kasulatan ay nagsasabi nang walang 
layunin: “Dahil sa hilig na mainggit kung kaya ang 
espiritu na nanahanan sa atin ay patuloy na nana- 
nabik'?” Iminumungkahi na hinalaw ni Santiago ang 
mga salitang ito, sa ilalim ng pagkasi ng Diyos, mula 
sa pangkalahatang diwa ng mga tekstong gaya ng 
Genesis 6:5: 8:21: Kawikaan 21:10, at Galacia 5:17. 


SANTUWARYO. Isang dakong itinalaga para 
sa pagsamba sa Diyos o mga diyos, isang banal na 
dako, isang tirahan ng Diyos. (1Cr 22:19, Isa 16:12, 
Eze 28:18, Am 7:9, 13) Ang isang “santuwaryo” ay 
hindi naman laging isang espesyal na gusali, sapag- 
kat ang santuwaryong nasa Sikem na tinukoy sa Jo- 
sue 24:25, 26 ay maaaring isang dako lamang na pi- 
nagtayuan ni Abraham ng isang altar maraming 
siglo na noon ang nakararaan. (Gen 12:6, 7) Gayun- 
man, kadalasan, ang pananalitang “santuwaryo” ay 
tumutukoy sa tabernakulo (Exo 25:8, 9) o sa templo 
sa Jerusalem. (1Cr 28:10, 2Cr 36:17: Eze 24:21) Ka- 
pag ikinapit sa tabernakulo, ang “santuwaryo” ay 
maaaring tumukoy sa buong tolda at sa looban nito 
(Exo 25:8, 9: Lev 21:12, 23), sa mga muwebles at ka- 
gamitan ng santuwaryo (Bil 10:21; ihambing ang Bil 
3:30, 31), o maaari itong tumukoy sa Kabanal-bana- 
lan (Lev 16:16, 17, 20, 33). 


SAP 


Bilang isang banal na dako, dapat panatilihing 
walang dungis ang santuwaryo ng Diyos. (Bil 19:20, 
Eze 5:11) Samakatuwid, dapat “pagpitaganan ng 
mga Israelita ang espesyal na dakong iyon kung 
saan tumatahan ang Diyos sa makasagisag na para- 
an. (Lev 19:30, 26:2) Nang kunin sila mula sa Lu- 
pang Pangako at dalhin sa pagkatapon, wala na 
silang pisikal na santuwaryo. Ngunit nangako si Je- 
hova na siya mismo, wika nga, ay magiging “isang 
santuwaryo” sa kanila.--Eze 11:16. 

Sa isang malawak na diwa, ang terminong Griego 
na na-os' ay ginagamit upang tumukoy sa kabuuan 
ng mga gusali at bakuran ng templo (Ju 2:20) o sa 
pangunahing gusali nito, lakip na ang mga silid ni- 
yaon na dakong Banal at Kabanal-banalan na pinag- 
hihiwalay ng kurtina. (Mat 27:51) Halimbawa, nang 
si Zacarias ay “pumasok sa santuwaryo upang mag- 
handog ng insenso, pumasok siya sa dakong Ba- 
nal, sapagkat naroroon ang altar ng insenso.---Luc 
1:9-11. 

Ang tahanang dako ng Diyos sa langit ay isang 
santuwaryo, o banal na dako. Sa makalangit na san- 
tuwaryong ito ay nakita ng apostol na si Juan, sa pa- 
ngitain, ang kaban ng tipan matapos hipan ang 
“ikapitong trumpeta. (Apo 11:15, 19) Pagkatapos, 
nakakita siya ng mga anghel na lumalabas mula sa 
santuwaryong ito at nakarinig siya ng isang “mala- 
kas na tinig” na lumabas mula roon may kaugnayan 
sa pagbubuhos ng “pitong mangkok” ng galit ng 
Diyos.--Apo 14:15, 17: 15:5, 6, 8; 16:1, 17. 

Hinggil sa makalupang looban ng dakilang espiri- 
tuwal na templo ng Diyos, ganito ang sinabi sa apos- 
tol na si Juan sa pangitain: “Tumindig ka at sukatin 
mo ang santuwaryo ng templo ng Diyos at ang al- 
tar at yaong mga sumasamba roon. Ngunit kung 
tungkol naman sa looban na nasa labas ng santu- 
waryo ng templo, lubusan mo itong pabayaan at 
huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay na ito sa 
mga bansa, at yuyurakan nila ng kanilang mga paa 
ang banal na lunsod sa loob ng apatnapu't dalawang 
buwan.” (Apo 11:1, 2) Dito, ang templong tinutukoy 
ay hindi maaaring ang templo na nasa Jerusalem, 
sapagkat ang istrakturang iyon ay winasak halos 
tatlong dekada bago nito. Yamang ang mga bansa 
ay makalupa, tanging isang looban na nasa lupa rin 
ang maaaring “ibigay sa kanila. Kaya naman tiyak 
na lumalarawan ito sa isang kalagayang tinamasa 
ng mga pinahirang tagasunod ni Jesus habang si- 
la'y narito sa lupa. Bagaman imposibleng mayura- 
kan ng mga bansa ang isang lokasyon na nasa 
langit, magagawa nilang pakitunguhan sa kadusta- 
dustang paraan ang mga taong inianak ng espiritu 
ng Diyos at nakahanay na tumanggap ng makala- 
ngit na mana kasama ni Kristo. (Apo 3:12) Sa katu- 
lad na paraan, waring ang hula ni Daniel hinggil sa 
pagpapabagsak sa “tatag na dako ng kaniyang san- 


1092 


tuwaryo” (Dan 8:11) at sa paglapastangan sa santu- 
waryo (Dan 11:31) ay tumutukoy sa mga pangyaya- 
ring may kaugnayan sa mga naglilingkod bilang 
mga katulong na saserdote sa dakilang espirituwal 
na templo ng Diyos. 

Ang mga miyembro ng kongregasyong Kristiya- 
no, na siyang katawan ni Kristo, ay isang templo, 
o santuwaryo, na tinatahanan ng Diyos sa espiritu. 
- 1Co 3:17: Efe 2:21, 22: 1Pe 2:5, 9: tingnan ang 
TEMPLO (Mga Pinahirang Kristiyano--Isang Espiri- 
tuwal na Templo). 


SAP. Isa sa apat na malahiganteng Repaim na 
nakipagbakang kasama ng mga Filisteo laban sa Is- 
rael, ngunit napatay agad ng makapangyarihang 
mga lalaki ni David. Si Sap, o Sipai, ay pinatay ni Si- 
becai.--2Sa 21:18, 22; 1Cr 20:4. 


SAPAM. Ang ikalawa sa pangangasiwa sa tribo 
ni Gad sa Basan ilang panahon bago ang paghaha- 
ri ni Jeroboam II noong ikasiyam na siglo B.C.E. 
— 1Cr 5:11, 12, 17. 


SAPAN [Kuneho sa Batuhan]. Anak ni Azalias 
at isang maharlikang kalihim. Noong 642 B.C.E., isi- 
nugo ni Haring Josias si Sapan at ang dalawang iba 
pang opisyal sa mataas na saserdoteng si Hilkias 
taglay ang mga tagubilin para sa pagkukumpuni sa 
templo. Sa pagkakataong ito ay ibinigay ni Hilkias 
kay Sapan “ang mismong aklat ng kautusan,” mala- 
mang na ang orihinal pa nga, na nasumpungan sa 
templo kamakailan. Hindi pa natatagalang basahin 
ni Sapan kay Josias ang isang bahagi ng Kautusan 
nang siya at ang kaniyang anak na si Ahikam, ka- 
sama ng iba pa, ay isugo ni Josias bilang isang de- 
legasyon upang sumangguni may kinalaman sa la- 
yunin ni Jehova para sa Juda. Pumaroon sila sa 
propetisang si Hulda at nang makabalik ay iniulat 
sa hari ang hula ni Jehova na darating ang pagka- 
wasak, ngunit hindi sa panahon ng paghahari ni Jo- 
sias.---2Ha 22:3-20, 2Cr 34:8-28. 

Ang mga anak ni Sapan na sina Ahikam (Jer 
26:24), Elasa (Jer 29:1-3), at Gemarias (Jer 36:10- 
12, 25) ay lumilitaw na mga tagapagtaguyod din ng 
tunay na pagsamba. Gayunman, hindi gayon ang 
kaniyang anak na si Jaazanias. (Eze 8:10, 11) Ang 
apo ni Sapan na si Gedalias ang may-takot sa Diyos 
na gobernador na inatasan pagkatapos ng pagbag- 
sak ng Jerusalem.---2Ha 25:22, Jer 39:14. 


SAPAT [pinaikling anyo ng Sepatias, nanganga- 
hulugang “Si Jehova ay Humatol]. 

1. Isang pinuno na kumakatawan sa tribo ni Si- 
meon bilang isa sa mga tiktik na gumugol ng 
40 araw sa Lupang Pangako: anak ni Hori.---Bil 
13:2, 5, 25; tingnan ang TIKTIK. 


1093 


2. Isa sa mga tagapag-alaga ng kawan ni Ha- 
ring David, anak ni Adlai. Ang mga kawan na ina- 
lagaan ni Sapat ay nasa mabababang kapatagan. 
--ICr 27:29. 

3. Ama ng propetang si Eliseo.--1Ha 19:16, 19, 
2Ha 3:11, 6:31. 

4. Isang inapo ni Gad na nanirahan sa Basan. 
— 1Cr 5:11, 12. 

5. Isa sa mga inapo ni Haring David na nabuhay 
pagkatapos ng pagkatapon.---1Cr 3:22. 


SAPILITANG PAGLILINGKOD. Ang sali- 
tang Hebreo para sa “sapilitang paglilingkod” ay 
se'vel, na may kaugnayan sa isang literal o ma- 
kasagisag na pasan, isang ipinataw na pasanin, 
o nagpapahirap na pagpapagal. Maaari itong tumu- 
koy sa corvee, samakatuwid nga, pagtatrabaho na 
di-binabayaran o di-lubos na binabayaran at ipina- 
pataw ng isang awtoridad sa isang grupo ng mga 
tao, halimbawa ay sa mga tumatahan sa isang par- 
tikular na lugar. 

Nang binubulay-bulay ng salmista ang pagliligtas 
sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, inilarawan 
niya si Jehova na nagsasabi: “Inihiwalay ko ang ka- 
niyang balikat mula sa pasanin [o sapilitang pag- 
lilingkod].” (Aw 81:6, Exo 1:11) Tumawag si Ha- 
ring Solomon ng mga lalaki para sa puwersahang 
pagtatrabaho upang gamitin sa iba't ibang proyek- 
tong pagtatayo at naglagay siya ng mga kapatas na 
mamamahala sa kanila. (1Ha 5:13, 9:15, 23) Nang 
mamasdan ni Solomon na ang kabataang si Jerobo- 
am ay isang masipag na manggagawa, “ginawa niya 
itong tagapangasiwa sa lahat ng sapilitang pagli- 
lingkod ng sambahayan ni Jose,” samakatuwid nga, 
ng mga lalaking tinawag mula sa mga tribo nina Ef- 
raim at Manases.---1Ha 11:26-28. 

Nauugnay naman sa salitang Hebreo na sevel 
ang sab-bal, nangangahulugang “tagapagdala ng 
pasan.” Pagkatapos na kunan ng sensus ang mga la- 
laking naninirahang dayuhan sa Israel, inilagay sila 
ni Solomon sa paglilingkod, at 70,000 sa kanila ang 
naging mga tagapagdala ng pasan. (2Cr 2:2, 17, 18) 
Pagkaraan ng maraming taon, kinumpuni ni Ha- 
ring Josias ang templo, at kabilang sa mga gumawa 
ng gawain ang “mga tagapagdala ng pasan.”---2Cr 
34:12, 13. 

Ang salitang Hebreo na tsa-va”, na kadalasa'y tu- 
mutukoy sa paglilingkod militar o sa paglilingkod 
kapag panahon ng digmaan, ay nangangahulugan 
ding “sapilitang pagpapagal,” samakatuwid nga, bi- 
lang pambayad sa utang o pagkakasala. Kaya na- 
man noon, ang Jerusalem ay sasabihan na ang ka- 
niyang “paglilingkod militar” ay naganap na at ang 
kaniyang kamalian ay nabayaran na. (Isa 40:1, 2, tlb 
sa Rbi8) Noong si Job ay nasa ilalim ng pagsubok at 


SAPIRA 


noong siya'y napipighati at lipos ng kirot, inihalin- 
tulad niya ang buhay sa mahirap at nakapapagod na 
paglilingkod o “sapilitang pagpapagal,” anupat itina- 
nong niya: “Hindi ba may sapilitang pagpapagal 
para sa taong mortal sa lupa, at hindi ba ang kani- 
yang mga araw ay tulad ng mga araw ng isang upa- 
hang trabahador?” (Job 7:1) Taglay ang gayunding 
damdamin, sa kalaunan ay sinabi niya sa Diyos: “Pa- 
titindihin mo pa ang iyong pagkayamot sa akin, ang 
sunud-sunod na paghihirap ay sumasaakin,” o “ang 
sunud-sunod na sapilitang pagpapagal ay sumasaa- 
kin.” (Job 10:17, tlb sa Rbi8) Maliwanag na nadama 
ni Job na dinaragdagan ng Diyos ang kaniyang ka- 
pighatian sa pamamagitan ng pagpapasapit sa kani- 
ya ng sunud-sunod na paghihirap. Gayundin, ang 
panahong ipinamamalagi ng mga patay sa Sheol ay 
inihalintulad ni Job sa sapilitang pagpapagal, isang 
pasaning ipinatutupad: ngunit nagpahayag siya ng 
pag-asa sa isang pagkabuhay-muli.---Job 14:14. 


SAPIR [Elegante; Pinakinis: Kaayaaya]. Isang 
lugar na maliwanag na nasa Juda. Ang mga nani- 
nirahan dito ay kasama sa hula ni Mikas tungkol sa 
kahatulang sasapit sa Juda at Jerusalem. (Mik 1:11) 
Sa seksiyong ito ng hula, si Mikas ay paulit-ulit na 
gumamit ng mga salitang katunog ng mga panga- 
lan ng mga lugar. (Tingnan ang BET-EZEL.) Ipina- 
palagay na ang Sapir ay ang Khirbet el-Kaum, 
na mga 15 km (9.5 mi) sa K ng Hebron. 


SAPIRA [mula sa Aramaiko, at nangangahulu- 
gang “Maganda"]. Ang asawa ni Ananias. Pumasok 
siya sa isang sabuwatan kasama ang kaniyang asa- 
wa na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Nag- 
bili sila ng isang bukid na kanilang pag-aari at may- 
pagpapaimbabaw na nagkunwaring dinala nila sa 
mga apostol ang buong halagang nakuha nila, gaya 
ng ginagawa ng ibang mga Kristiyano sa Jerusalem 
upang tugunan ang kagipitan na bumangon pagka- 
tapos ng Pentecostes ng 33 C.E. 

Ang kasalanan nina Ananias at Sapira ay, hindi 
dahil hindi nila ibinigay ang kabuuang halaga ng 
ipinagbiling pag-aari, kundi dahil may-kasinungali- 
ngan nilang inangkin na gayon ang ginawa nila, 
maliwanag na upang tumanggap ng mga papuri ng 
mga tao sa halip na parangalan ang Diyos at guma- 
wa ng mabuti sa kaniyang kongregasyon. Ang kani- 
lang panlilinlang ay inilantad ni Pedro sa ilalim ng 
pagkasi ng banal na espiritu. Sinabi niya: “Ananias, 
bakit pinalakas ni Satanas ang iyong loob na mag- 
bulaan sa banal na espiritu at lihim na ipagkait ang 
bahagi ng halaga ng bukid? Hangga't nananatili pa 
iyon sa iyo, hindi ba iyon nananatiling iyo, at pagka- 
tapos na maipagbili iyon, hindi ba nasa pamamaha- 
la mo pa rin iyon? Bakit mo nga nilayon sa iyong 
puso ang ganitong gawa? Nagbulaan ka, hindi sa 
mga tao, kundi sa Diyos.” Pagkarinig sa mga salita 


SARA 


ni Pedro, bumagsak si Ananias at nalagutan ng hi- 
ninga. 

Pagkaraan ng mga tatlong oras ay pumasok si Sa- 
pira at inulit niya ang kasinungalingan. Pagkatapos 
ay tinanong siya ni Pedro: “Bakit nga pinagkasundu- 
an ninyong dalawa na subukin ang espiritu ni Jeho- 
va?” Bumagsak din si Sapira at nalagutan ng hini- 
nga. Ang insidenteng ito ay nagsilbing disiplina 
para sa kongregasyon, anupat dahil dito ay nagka- 
roon sila ng malaking takot, at walang alinlangan ng 
malaking paggalang at pagpapahalaga sa bagay na 
si Jehova ay tunay ngang nananahan sa kongregas- 
yon sa espiritu.---Gaw 4:34, 35: 5:1-11: 1Co 3:16, 17: 
Efe 2:22, ihambing ang 1Ti 1:20. 


SARA [Prinsesa], SARAI [posible, Mahilig Ma- 
kipagtalo]. Kapatid sa ama at asawa ni Abraham at 
ina ni Isaac. (Gen 11:29: 20:12, Isa 51:2) Ang kani- 
yang orihinal na pangalan ay Sarai. (Gen 17:15) Mas 
bata siya nang sampung taon kay Abraham (Gen 
17:17) at nagpakasal siya rito habang naninirahan 
sila sa Ur na lunsod ng mga Caldeo. (Gen 11:28, 
29) Nanatili siyang baog hanggang noong maka- 
himalang isauli ang kaniyang kakayahang mag- 
anak pagkatapos na huminto na ang kaniyang pag- 
reregla.--Gen 18:11, Ro 4:19: Heb 11:11. 

Marahil ay nasa mga edad 60 na si Sara nang li- 
sanin niya ang Ur kasama ni Abraham at manaha- 
nan sa Haran. Sa edad na 65, sinamahan niya ang 
kaniyang asawa mula sa Haran patungo sa lupain 
ng Canaan. (Gen 12:4, 5) Doon ay namalagi sila 
nang ilang panahon sa Sikem at sa bulubunduking 
pook sa dakong S ng Bethel, gayundin sa iba pang 
mga lugar, bago sila napilitang pumaroon sa Ehipto 
dahil sa taggutom.---Gen 12:6-10. 

Bagaman matanda na, si Sara ay napakaganda pa 
rin. Dahil dito, patiunang hiniling ni Abraham na 
ipakilala siya ni Sara bilang kaniyang kapatid kailan- 
ma't hinihiling ng pagkakataon, dahil baka patayin 
siya ng iba at pagkatapos ay kunin si Sara. (Gen 
20:13) Sa Ehipto, naging dahilan ito upang dalhin si 
Sara sa sambahayan ni Paraon sa rekomendasyon 
ng kaniyang mga prinsipe. Ngunit namagitan ang 
Diyos at hinadlangan si Paraon upang hindi nito ha- 
layin si Sara. Pagkatapos ay isinauli ni Paraon si Sara 
kay Abraham at hiniling na lisanin nila ang lupain. 
Pinasamahan din sila ni Paraon sa kaniyang mga ta- 
uhan upang si Abraham at ang kaniyang mga pag- 
aari ay maingatang ligtas.---Gen 12:11-20. 

Inilalahad sa isang sinaunang papiro ang tungkol 
sa isang Paraon na nag-utos sa mga nasasandata- 
hang lalaki na kunin ang isang kaakit-akit na babae 
at patayin ang kaniyang asawa. Kaya ang pangam- 
ba ni Abraham na baka patayin siya dahil kay Sara 
ay may batayan. Sa halip na isapanganib ang kani- 
yang buhay sa pagsisikap na ingatan ang dangal ng 


1094 


kaniyang asawa sa isang banyagang lupain, sinunod 
ni Abraham ang sa wari niya ay siyang pinakaligtas 
na landasin. Dapat tandaan na si Abraham ang 
may-ari ng kaniyang asawa. Maligaya si Sara na 
maglingkod kay Jehova at kay Abraham sa ganitong 
paraan. Hindi kailanman hinatulan ng Kasulatan si 
Abraham sa paggawa niya nito. 

Pagkaraan ng sampung taon mula noong una si- 
lang pumasok sa Canaan, hiniling ng 75-tadng- 
gulang na si Sara na sumiping si Abraham 
sa kaniyang alilang babaing Ehipsiyo na si Hagar 
upang magkaroon siya ng mga anak mula rito. (Gen 
16:1-3) Ipinakikita ng mga suliraning ibinunga nito 
na hindi ito ang paraan ni Jehova upang matupad 
ang pangakong binitiwan niya kay Abraham may 
kinalaman sa “binhi.” (Gen 15:1-16) Nang mabatid 
ni Hagar na nagdadalang-tao siya, sinimulan ni- 
yang hamakin ang kaniyang among babae. Nang 
magreklamo si Sara dahil dito, ipinagkaloob ni Ab- 
raham sa kaniyang asawa ang lubos na awtoridad 
na pakitunguhan si Hagar bilang kaniyang alilang 
babae. Matapos hiyain ni Sara, lumayas si Hagar 
mula sa kaniyang among babae ngunit bumalik siya 
bilang pagsunod sa utos ng Diyos, at pagkatapos 
nito ay isinilang niya si Ismael.---Gen 16:4-16. 

Mga 13 taon pagkapanganak kay Ismael, noong 
ipag-utos ng Diyos kay Abraham na tuliin ang la- 
hat ng mga lalaki sa kaniyang sambahayan, tinagu- 
bilinan din si Abraham na tawagin ang kaniyang 
asawa, hindi na sa pangalang “Sarai,” kundi “Sara,” 
nangangahulugang “Prinsesa.” Tungkol kay Sara, si- 
nabi ng Diyos: “Pagpapalain ko siya at bibigyan 
din kita ng isang anak na lalaki mula sa kaniya, at 
pagpapalain ko siya at siya ay magiging mga bansa, 
mga hari ng mga bayan ang magmumula sa kani- 
ya.” (Gen 17:9-27) Di-nagtagal pagkatapos nito, sa 
Mamre, muling tiniyak ng isa sa tatlong panauhing 
anghel na si Sara ay magsisilang ng isang anak na 
lalaki. Nang maulinigan ito, “si Sara ay nagsimulang 
tumawa sa loob niya, na nagsasabi: 'Pagkatapos na 
ako ay maging lipas na, talaga kayang magkakaro- 
on ako ng kaluguran, bukod pa sa matanda na ang 
aking panginoon?”” Nang sawayin dahil sa pagtata- 
wa, takot na ikinaila ni Sara na ginawa niya iyon. 
(Gen 18:1-15: Ro 9:9) Yamang binabanggit si Sara sa 
Hebreo 11:11 bilang halimbawa ng pananampalata- 
ya, maliwanag na ang kaniyang pagtawa ay hindi 
nangangahulugan na talagang hindi siya naniniwa- 
la sa sinabi kundi nagpapahiwatig lamang na ang 
isiping magkakaanak siya sa kaniyang katandaan ay 
nakakatawa para sa kaniya. Ang (panloob na) pag- 
kilala ni Sara kay Abraham bilang kaniyang pangi- 
noon ay nagpapakita ng kaniyang pagsunod at pag- 
papasakop sa kaniyang ulong asawang lalaki, at 
ang kaniyang halimbawa ay inirerekomenda sa mga 
Kristiyanong asawang babae.---1Pe 3:5, 6. 


1095 


Si Sara at ang kaniyang asawa ay nagsimulang 
manirahan sa Gerar. Gaya ng dati, ipinakilala ni 
Abraham ang kaniyang asawa bilang kaniyang ka- 
patid. Sa gayon ay kinuha si Sara ng hari ng Gerar, 
si Abimelec. Muling namagitan si Jehova at iniligtas 
siya upang hindi siya halayin. Nang ibalik ni Abime- 
lec si Sara kay Abraham, binigyan nito si Abraham 
ng mga hayop at mga lingkod na lalaki at babae, 
marahil ay bilang kabayaran dahil pansamantalang 
nawala sa kaniya ang kaniyang asawa. Binigyan din 
ni Abimelec si Abraham ng isang libong pirasong 
pilak (mga 82,200). Ang mga pirasong pilak na ito 
ang katibayan na si Sara ay malinis mula sa lahat 
ng kadustaan laban sa kaniya bilang isang babaing 
may moral.--Gen 20. 

Sa edad na 90, tinamasa ni Sara ang kagalakan na 
isilang si Isaac. Noon ay ibinulalas niya: “Ang Diyos 
ay naghanda ng katatawanan sa akin: pagtatawa- 
nan ako ng lahat ng makaririnig niyaon.” Maliwanag 
na ang gayong pagtawa ay udyok ng kasiyahan at 
pagkamangha sa pagsilang ng bata. Pinasuso ni 
Sara ang kaniyang anak nang mga limang taon. 
Nang sa wakas ay awatin na sa suso si Isaac, nag- 
handa si Abraham ng isang malaking piging. Sa 
okasyong iyon, napansin ni Sara na ang anak ni Ha- 
gar na si Ismael, na noon ay mga 19 na taong gu- 
lang na, ay “nanunukso,” o nakikipaglaro kay Isaac 
nang may panlilibak. Maliwanag na nangangamba 
sa magiging kinabukasan ng kaniyang anak na si 
Isaac, hiniling ni Sara na paalisin ni Abraham sina 
Hagar at Ismael. Sinunod naman ito ni Abraham, 
pagkaraang matanggap niya ang pagsang-ayon ng 
Diyos sa pagkilos na ito.---Gen 21:1-14. 

Pagkalipas ng mga 32 taon ay namatay si Sara, sa 
edad na 127 taon, at inilibing siya ni Abraham “sa 
yungib sa parang ng Macpela.”---Gen 23:1, 19, 20. 

Mga Tauhan sa Isang Makasagisag na Dra- 
ma. Sa kaniyang liham sa mga taga-Galacia, ipi- 
nakita ng apostol na si Pablo na ang asawa ni Abra- 
ham na si Sara ay kumakatawan sa “Jerusalem 
sa itaas,” ang ina ng pinahiran-ng-espiritung mga 
Kristiyano, ang espirituwal na “binhi” ni Abraham. 
Tulad ni Sara, “ang Jerusalem sa itaas,” ang maka- 
sagisag na babae ng Diyos, ay hindi kailanman na- 
ging alipin, at samakatuwid ay malaya rin ang ka- 
niyang mga anak. Upang ang isang indibiduwal ay 
maging malayang anak ng “Jerusalem sa itaas,” na 
taglay ang “kaniyang kalayaan,” dapat siyang mapa- 
laya ng Anak ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasa- 
lanan. (Gal 4:22-31: 5:1, tlb sa Rbi8) Gaya ng sina- 
bi ni Kristo Jesus sa likas na mga inapo ni Abraham: 
“Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, 
Bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasala- 
nan. Bukod diyan, ang alipin ay hindi nananatili sa 
sambahayan magpakailanman, ang anak ay nana- 


SARDIS 


natili magpakailanman. Samakatuwid kung palala- 
yain kayo ng Anak, kayo ay talagang magiging ma- 
laya.”--Ju 8:34-36, tingnan ang HAGAR; MALAYANG 
BABAE. 


SARAP [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “sunugin']. Isang inapo ni Shela na mula sa 
tribo ni Juda, isa na kumuha ng isang Moabitang 
asawa (o mga asawa) para sa kaniyang sarili. (JB, 
NW) Marahil, ayon sa iba pang mga salin, si Sarap 
ay namahala sa (o para sa) Moab.--ICr 4:21, 22, 
AS, AT, KJ, Mo, Ro, RS. 


SARAR. Hararitang ama ng mandirigma ni 
David na si Ahiam. (2Sa 23:33) Tinatawag siyang 
Sacar sa 1 Cronica 11:35. 


SARDIO. Isang uri ng mineral na calcedonia na 
napaglalagusan ng liwanag, kulay kayumangging 
mamula-mula at ginagamit bilang batong hiyas. 
Ayon kay Pliny na Nakatatanda, ipinangalan ito sa 
lunsod ng Sardis sa Lydia, kung saan ito unang ipi- 
nakilala sa bahaging iyon ng daigdig. Gayunman, 
iminumungkahi na ang pangalang iyon ay nagmu- 
la sa salitang Persiano na sered, nangangahulugang 
“pulang manilaw-nilaw,” at kaugnay na ng batong 
ito mula pa sa pinagkukunan nito sa Persia. Ang 
sardio ay tinatawag ding “sard,” “sardine,” at “sar- 
doine.” Dahil sa ito ay maganda, matibay, madaling 
litukin, at napakikintab nang husto, naging napaka- 
popular ng batong ito sa mga artisano. Posibleng 
nakuha ng mga Hebreo ang kanilang mga batong 
sardio mula sa Peninsula ng Arabia. 

Ang sardio ay tinutukoy sa Apocalipsis 4:3, kung 
saan ang Isa na nakaupo sa kaniyang marilag na 
trono sa langit ay may kaanyuang “tulad ng... ma- 
halagang kulay-pulang bato [“isang sardio,” tlb sa 
Rbig8]." “Ang banal na lunsod, ang Bagong Jerusa- 
lem,” ay inilalarawang may pader na ang mga pun- 
dasyon ay “nagagayakan ng bawat uri ng mahala- 
gang bato,” anupat ang ikaanim ay sardio.---Apo 
21:2, 19, 20. 


SARDIS. Ang sinaunang kabisera ng Lydia (sa 
kanluraning Asia Minor) at isang sentro ng pag- 
samba sa isang diyosa ng Asia, iniuugnay alinman 
kay Artemis o kay Cybele. Ang Sardis, na nasa T ng 
Ilog Gediz (dating Hermus), ay mga 50 km (30 mi) 
sa T ng Tiatira (sa ngayon ay Akhisar) at mga 
75 km (47 mi) sa S ng Smirna (sa ngayon ay Izmir). 
Ang akropolis ng lunsod ay nasa isang kabatuhang 
napakahirap marating. Bagaman limitado ang ko- 
munikasyon sa mga lugar sa T dahil sa isang ka- 
bundukan, ang Sardis ay nasa estratehikong posi- 
syon sa S-K ruta ng kalakalan. Malaki ang naitulong 
ng komersiyal na gawain at pakikipagkalakalan nito, 


SARDONICA 


ng pagiging napakataba ng nakapalibot na lupain, 
at ng paggawa nito ng mga tela at mga alpombrang 
lana, upang ang Sardis ay maging mayaman at ma- 
halaga. May panahon na maaaring nagkaroon ang 
Sardis ng populasyon na mga 50,000 katao. 

Noong ikaanim na siglo B.C.E., tinalo ni Cirong 
Dakila ang huling hari ng Lydia, si Croesus, at sa 
loob ng mahigit na 200 taon magmula noon, ang 
Sardis ay nagsilbing kabisera ng kanluraning baha- 
gi ng Imperyo ng Persia. Noong 334 B.C.E., sumuko 
ang lunsod kay Alejandrong Dakila nang hindi lu- 
malaban. Nang maglaon ay napasailalim ito sa pa- 
mamahala ng Pergamo at pagkatapos ay ng Roma. 
Halos mapatag ang Sardis dahil sa isang malakas na 
lindol noong 17 C.E., ngunit ang lunsod ay muling 
itinayo sa pamamagitan ng malaking tulong mula 
sa Roma. 

Sinasabi ng Judiong istoryador na si Josephus na 
noong unang siglo B.C.E. ay may isang malaking 
komunidad ng mga Judio sa Sardis. (Jewish Antiq- 
uities, XIV, 259 [x, 24]) Noong huling bahagi ng 
unang siglo C.E., ang kongregasyong Kristiyano na 
itinatag sa Sardis ay kinailangang “gumising” sa es- 
pirituwal na paraan. Gayunman, mayroon ding mga 
taong kaugnay sa kongregasyong ito na hindi “nag- 
parungis ng kanilang mga panlabas na kasuutan.” 
--Apo 3:1-6. 

Kabilang sa prominenteng mga guho sa sinau- 
nang lugar ng Sardis ay yaong sa templo ni Artemis 
(o ni Cybele) ng Efeso, isang Romanong dulaan at 
istadyum, at isang sinaunang sinagoga.---LARAWAN, 
Tomo 2, p. 946. 


SARDONICA. Isang batong pampalamuti na 
isang klase ng agata, na isang uri naman ng calce- 
donia. Ito ay isang onix na binubuo ng dalawa o ma- 
higit pang suson ng calcedoniang kulay-gatas at ng 
sard na malinaw at kulay pula. Gayunman, kung 
minsan, ang kasalitang suson ay kulay ginintuan 
o kayumanggi. Para sa mga Griego, ang pulang su- 
son na nababanaag sa puting suson ay kakulay na 
kakulay ng kuko ng daliri, na malamang na dahilan 
kung bakit nila ikinapit dito ang salitang Griego na 
onyx (nangangahulugang “kuko ng daliri”). Ang 
sardonica ay matatagpuan sa iba't ibang lugar, ka- 
bilang na ang Palestina at Arabia. 

Ang batong ito ay binanggit nang minsan sa Bi- 
bliya, sa Apocalipsis 21:2, 19, 20, kung saan ang ika- 
limang batong pundasyon ng “banal na lunsod, ang 
Bagong Jerusalem,” ay batong sardonica. 


SAREZER. 

1. Isang anak ng Asiryanong si Haring Senake- 
rib. Ilang panahon pagkaraang talunin ni Jehova 
ang kaniyang ama, pinatay ni Sarezer at ng kani- 
yang kapatid na si Adramelec ang kanilang ama sa 


1096 


pamamagitan ng tabak habang yumuyukod ito sa 
idolong diyos nito, pagkatapos nito ay tumakas sila 
patungo sa lupain ng Ararat. (2Ha 19:7, 35-37: Isa 
37:38) Sa isang inskripsiyon, inaangkin ng kapatid 
nilang si Esar-hadon, ang kahalili ni Senakerib, na 
tinugis niya ang mga pumaslang sa kaniyang ama. 
--Tingnan ang ESAR-HADON. 

2. Ang unang binanggit sa dalawang kinatawang 
isinugo ng Bethel pagkaraan ng pagkatapon, mga 
dalawang taon bago matapos ang muling pagtatayo 
ng templo, upang “palambutin ang mukha ni Jeho- 
va” at sumangguni tungkol sa pagiging angkop ng 
pag-aayuno.---Zac 7:1-3, Ezr 6:15. 


SARGON [mul sa wikang Akkadiano, nanga- 
ngahulugang “Ang Hari ay Lehitimo"]. Ang kahalili 
ni Salmaneser V bilang hari ng Asirya. Tinutukoy 
siya ng mga istoryador bilang Sargon II. Ang isang 
mas naunang hari, hindi ng Asirya kundi ng Babi- 
lonya, ay tinatawag na Sargon 1. 

Si Sargon ay minsan lamang binanggit sa panga- 
lan sa ulat ng Bibliya. (Isa 20:1) Noong maagang ba- 
hagi ng siglong 1800, ang pagtukoy ng Bibliya sa 
kaniya ay kadalasang minamaliit ng mga kritiko bi- 
lang walang halaga sa kasaysayan. Ngunit mula no- 
ong 1843, natuklasan sa arkeolohikal na mga pag- 
huhukay ang mga guho ng kaniyang palasyo sa 
Khorsabad at ang mga nakasulat na rekord ng kani- 
yang maharlikang mga ulat ng kasaysayan.---LARA- 
WAN, Tomo 1, p. 955, 960. 

Sa kaniyang mga ulat ng kasaysayan ay inangkin 
ni Sargon: “Kinubkob ko at nilupig ang Samaria (Sa- 
me-ri-na).” (Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
James B. Pritchard, 1974, p. 284) Gayunman, lumi- 
litaw na iyon ay isa lamang mapaghambog na pag- 
aangkin ni Sargon o ng mga nagnais na lumuwalha- 
ti sa kaniya, na dito ay inangkin para sa bagong 
monarka ang naisagawa ng naunang tagapamaha- 
la. Isang kronikang Babilonyo, na maaaring mas 
neutral, ang nagsasabi may kinalaman kay Salma- 
neser V: “Sinalanta niya ang Samaria.” (Assyrian 
and Babylonian Chronicles, ni A. K. Grayson, 1975, 
p. 73) Sa 2 Hari 18:9, 10, sinasabi lamang ng Bibliya 
na ‘kinubkob’ ni Salmaneser ang Samaria at na “na- 
bihag nila iyon.” Ihambing ang 2 Hari 17:1-6, na 
nagsasabing si Salmaneser na hari ng Asirya ay 
nagpataw ng tributo kay Hosea, na hari ng Samaria, 
at pagkatapos ay sinabi nito na nang maglaon ay 
“binihag ng hari ng Asirya ang Samaria.” 

Ipinakikita ng mga inskripsiyong may kinala- 
man kay Sargon ang kamangmangan ng paglala- 
gak ng malaking tiwala sa sinaunang sekular na 
mga rekord, maging hanggang sa punto na ituring 
ang mga iyon na kasinghalaga ng rekord ng Bi- 
bliya. Kasunod ng pagluklok ni Sargon sa trono, 
sa pangunguna ni Merodac-baladan ay naghimag- 


1097 


Ang Nimrud Prism, na 
naghahambog tungkol sa 
mga pananakop ni Sargon, 
ngunit ang ilan sa mga iyon 
ay maaaring ginawa ng 
kaniyang hinalinhan 


sik ang mga Babilonyo, na sinu- 
portahan ng Elam. Nakipagdig- 
ma si Sargon laban sa kanila sa 
Der ngunit maliwanag na hindi 
niya nasugpo ang paghihimag- 
sik. Ipinakikita ng mga inskripsi- 
yon ni Sargon na inangkin ni- 
yang lubusan siyang nagwagi sa 
pagbabaka, ngunit sinasabi ng 
Babylonian Chronicle na tinalo ng mga Elamita ang 
mga Asiryano, at ipinaghambog ng isang teksto ni 
Merodac-baladan na kaniyang “ibinagsak ang mga 
hukbong Asiryano at winasak ang kanilang mga 
sandata.” Ang aklat na Ancient Iraq ay nagkomen- 
to: “Nakakatawang detalye: Ang inskripsiyon ni Me- 
rodac-Baladan ay natagpuan sa Nimrud, kung saan 
ito dinala ni Sargon mula sa Uruk ..., pinalitan ito 
sa lunsod na iyon ng isang silinder na luwad na 
kababasahan ng kaniyang sarili at, siyempre pa, 
ibang-ibang bersiyon ng pangyayaring iyon. Ipina- 
kikita nito na ang pulitikal na propaganda at mga 
pamamaraang cold war" ay hindi natatangi sa ating 
panahon."”---Ni G. Roux, 1964, p. 258. 

Mas nagtagumpay si Sargon laban sa isang koali- 
syon ng mga hari ng Hamat at Damasco at ng iba 
pang mga kaalyado, anupat nagwagi siya laban sa 
kanila sa isang pagbabaka sa Karkar sa Ilog Orontes. 
Ayon sa 2 Hari 17:24, 30, ang mga taong mula sa 
Hamat ay kabilang sa mga pinatira ng “hari ng Asir- 
ya” sa mga lunsod ng Samaria bilang kapalit ng iti- 
napong mga Israelita. 

Ayon sa mga rekord ni Sargon, noong kaniyang 
ikalimang taon ay sinalakay at nilupig niya ang 
Carkemis, isang lunsod na may pangkomersiyo at 
pangmilitar na kahalagahan sa mataas na Ilog Eu- 
frates. Sinundan ito ng karaniwang patakaran ng 
Asirya na ipatapon ang mga tumatahan sa lunsod 
at palitan ang mga ito ng mga banyaga. Sa babala 
ni Isaias may kinalaman sa banta ng Asirya (Isa 
10:5-11), ang Carkemis, kasama ang Hamat at iba 
pang mga lunsod, ay binanggit bilang halimba- 
wa ng mapangwasak na kapangyarihan ng Asirya. 
Pagkatapos nito, iniulat ni Sargon na may mga tri- 
bong Arabe na pinatira sa Samaria bilang mga mi- 
yembro ng kolonya roon.--Ancient Near Eastern 
Texts, p. 28b, 286. 

Iniuulat ng mga rekord ng Asirya na ang hari ng 
Asdod, si Azuri, ay naghimagsik at nakipagsabuwa- 


SARGON 


tan laban sa pamatok ng Asirya at na inalis ni Sar- 
gon si Azuri at ipinalit sa puwesto niya ang kani- 
yang nakababatang kapatid. Nasundan ito ng isa 
pang paghihimagsik, at sinalakay ni Sargon ang Fi- 
listia at “kinubkob at nilupig ang mga lunsod ng As- 
dod, Gat... (at) Asdudimmu.” (Ancient Near East- 
ern Texts, p. 286) Lumilitaw na sa puntong ito 
tuwirang binanggit ng Bibliya sa Isaias 20:1 ang pa- 
ngalan ni Sargon. 

Kasunod nito, itinaboy ni Sargon si Merodac-bala- 
dan mula sa Babilonya at nilupig ang lunsod. Ang 
pangalan ni Sargon ay nakatala sa isang inskripsi- 
yon bilang hari ng Babilonya sa loob ng limang 
taon. 

Dahil sa agresibong paghahari ni Sargon, umabot 
ang Imperyo ng Asirya sa isang bagong tugatog ng 
kapangyarihan, at nagsimula noon ang huling daki- 
lang dinastiya ng Asirya. Kinikilala ng mga istorya- 
dor na si Sargon ay namahala nang 17 taon. Ya- 
mang ipinapalagay na nagsimula siyang maghari 
pagkaraang bumagsak ang Samaria noong ikaanim 
na taon ni Hezekias o di-nagtagal pagkatapos nito 
(2Ha 18:10), at yamang ang Juda ay sinalakay ng 
kaniyang anak at kahalili sa trono, si Senakerib, no- 
ong ika-14 na taon ni Hezekias (2Ha 18:13), ang 
17-taóng pamamahala ni Sargon ay posible lamang 
kung si Senakerib ay naghaharing kasabay niya no- 
ong panahong salakayin nito ang Juda. Posible rin 
na nagkamali ang mga istoryador sa pagpepetsa. 
Talagang hindi nila mapananaligan ang mga tala- 
ang eponimo upang tiyakin ang mga paghaharing 
ito, gaya ng ipinakikita sa artikulong KRONOLOHIYA. 
Tinatalakay rin doon na sa pangkalahatan ay hindi 
maaasahan ang mga eskribang Asiryano at ang ka- 
nilang kaugaliang “ayusin” ang iba't ibang edisyon 
ng mga ulat ng kasaysayan upang palugdan ang ta- 
gapamahala. 

Noong panahon ng paghahari ni Sargon, nagta- 
yo siya ng isang bagong kabiserang lunsod mga 


SARID 


20 km (12 mi) sa HS ng Nineve, malapit sa maka- 
bagong-panahong nayon ng Khorsabad. Sa isang 
bagong lugar, inilatag niya ang lunsod na tinata- 
wag na Dur Sharrukin (maaaring tawaging Sar- 
gonsburg) at itinayo niya ang isang palasyong may 
200 silid sa ibabaw ng isang nakataas na platapor- 
ma na 7.5 m (25 piye) ang taas at sumasaklaw ng 
halos 10 ektarya (25 akre). Sa pasukan ng palasyo 
ay may pagkalaki-laking mga toro na may ulo ng 
tao at mga pakpak, anupat ang isang pares ay mga 
5 m (16 na piye) ang taas. Ang mga dingding ay 
napapalamutian ng mga pinturang alpresko at ng 
inukit na mga relyebeng naglalarawan ng kaniyang 
mga kampanya at kabayanihan, anupat ang ding- 
ding na okupado ng mga relyebeng ito ay may ka- 
buuang haba na mga 2.5 km (1.5 mi). Sa isa sa ka- 
niyang mga inskripsiyon ay sinabi ni Sargon: “Para 
sa akin, si Sargon, na tumatahan sa palasyong ito, 
italaga nawa niya [ng diyos na si Asur] bilang aking 
tadhana ang mahabang buhay, kalusugan ng pa- 
ngangatawan, kagalakan ng puso, kaliwanagan ng 
kaluluwa.” (Ancient Iraq, p. 262) Gayunman, ipina- 
kikita ng mga rekord na mga isang taon matapos 
pasinayaan ang palasyo, si Sargon ay pinatay, sa 
paraang hindi matiyak. Hinalinhan siya ng kani- 
yang anak na si Senakerib. 


SARID. Isang lunsod sa hanggahan ng Zebu- 
lon. (Jos 19:10, 12) Ipinapalagay na ito ay ang Tell 
Shadud, na mga 10 km (6 na mi) sa HHS ng Megido. 


SARON. 

1. Tabing-dagat na kapatagan sa pagitan ng Ka- 
patagan ng Dor (sa T ng Carmel) at ng Kapatagan 
ng Filistia. Mula sa hilagaang hanggahan nito na 
Crocodile River (Nahr ez-Zerqa), ang Saron ay su- 
masaklaw nang mga 60 km (40 mi) patimog hang- 
gang sa lugar ng Jope. Iba-iba rin ang lapad nito, 
anupat mula 16 hanggang 19 na km (10 hanggang 
12 mi). Malalawak na burol ng buhangin ang maki- 
kita sa kahabaan ng baybayin nito. Dahil may mga 
lansangang-bayan na bumabagtas dito, napakaha- 
laga ng lugar na ito noong sinaunang panahon para 
sa militar at komersiyo. 

Kilala ang Saron sa katabaan ng lupa nito (iham- 
bing ang Isa 35:2), palibhasa'y isang rehiyon na na- 
tutubigang mainam at dinadaluyan ng mga batis. 
Nanginginain dito ang mga kawan at mga bakahan. 
(1Cr 27:29, ihambing ang Isa 65: 10.) Malalaking ka- 
gubatan ng ensina ang dating nasa hilagaang baha- 
gi ng Saron, samantalang ang timugang bahagi 
naman, gaya sa ngayon, ay malamang na mas si- 
naka nang malawakan. Waring ang kalakhang ba- 
hagi ng rehiyon ay naging tiwangwang nang kub- 
kubin ito ng Asirya noong ikawalong siglo B.C.E. 
--Isa 33:9. 


1098 


Sa Awit ni Solomon, binanggit na inilarawan ng 
Shulamita ang kaniyang sarili bilang isang “hamak 
na safron sa baybaying kapatagan,” na maliwa- 
nag na nangangahulugang siya'y isang pangkarani- 
wang bulaklak lamang sa gitna ng maraming bulak- 
lak na umuusbong sa Saron.---Sol 2:1. 

2. Ayon sa 1 Cronica 5:16, ang tribo ni Gad ay na- 
nahanan sa “Gilead, sa Basan at sa mga sakop na ba- 
yan nito at sa lahat ng pastulan ng Saron.” Iniisip ng 
ilang iskolar na ito'y nangangahulugan na ang mga 
Gadita ay nagpastol ng kanilang mga kawan sa mga 
baybaying kapatagan ng Saron. Gayunman, ang te- 
ritoryong tinanggap ng Gad ay nasa S ng Jordan, at 
nasa panig na iyon kapuwa ang Gilead at Basan. Da- 
hil dito, ipinapalagay ng marami na mayroon ding 
rehiyon na tinawag na Saron sa teritoryo ng Gad. 


SARONITA [Ng (Mula sa) Saron]. Taong nag- 
mula sa Kapatagan ng Saron. Si Sitrai, ang lalaking 
nangangasiwa sa mga kawan ni David sa Saron, ay 
tinawag na Saronita.--1Cr 27:29, 31. 


SARSEKIM [posible, Pinuno ng mga Alipin]. 
Isang Babilonyong prinsipe na kabilang sa mga 
unang pumasok sa Jerusalem pagkatapos na mapa- 
sok ng hukbo ang mga pader noong tag-araw ng 
607 B.C.E. (Jer 39:2, 3) Hindi sinasabi kung ano 
ang kaniyang posisyon at mga tungkulin, bagaman 
ang “Sarsekim” ay maaaring isang titulo, at maaa- 
ring ipinahihiwatig ng kahulugan nito ang kaniyang 
gawain. 


SARUHEN. Isang lunsod ng Simeon. (Jos 19: 
1, 6) Waring tinatawag din itong Silhim (Jos 15:32) 
at Saaraim. (1Cr 4:31) Karaniwang pinaniniwalaan 
ng mga iskolar na ito ang Tell el-Fartah (Tel Sharu- 
hen), na mga 35 km (22 mi) sa K ng Beer-sheba. 


SASAI. Isa sa mga anak ni Binui na nabuhay 
pagkaraan ng pagkatapon at kumuha ng mga asa- 
wang banyaga para sa kanilang sarili ngunit nagpa- 
alis sa mga ito bilang tugon sa panghihimok ni Ezra. 
-Ezr 10:10, 11, 38, 40, 44. 


SASAK. Isang Benjamita na ang 11 anak ay na- 
katalang kabilang sa mga pangulo na nanirahan sa 
Jerusalem.--1Cr 8:14, 22-25, 28. 


SASERDOTE. Sa gitna ng mga tunay na ma- 
nanamba ni Jehova bago itatag ang kongregasyong 
Kristiyano, mga saserdote ang nagsilbing opisyal na 
kinatawan ng Diyos sa mga taong pinaglingkuran 
nila, anupat tinuruan nila ang mga ito tungkol sa 
Diyos at sa kaniyang mga kautusan. Sila rin ang 
nagsilbing kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos, 
anupat sila ang naghahandog ng mga hain at na- 
mamagitan at namamanhik para sa bayan. Ganito 
ang paliwanag ng Hebreo 5:1: “Ang bawat mataas 


1099 


na saserdote na kinukuha mula sa mga tao ay inaa- 
tasan alang-alang sa mga tao sa mga bagay na may 
kinalaman sa Diyos, upang siya ay makapaghandog 
ng mga kaloob at mga hain para sa mga kasalanan.” 
Ang terminong Hebreo na isinalin bilang “saserdo- 
te” ay ko-hen” ang terminong Griego naman ay hi- 
ereus’. 

Noong Sinaunang mga Panahon. Noong pa- 
nahon ng mga patriyarka, ang ulo ng pamilya ang 
nagsilbing saserdote para sa kaniyang pamilya, at 
ang tungkuling ito ay isinasalin sa panganay na 
anak na lalaki kapag namatay ang ama. Kaya na- 
man noong sinaunang mga panahon, iniulat na si 
Noe ay kumatawan sa kaniyang pamilya bilang sa- 
serdote. (Gen 8:20, 21) Ang ulo ng pamilya na si 
Abraham ay may malaking sambahayan na kasa- 
ma niyang naglakbay sa iba't ibang lugar, anupat 
nagtayo siya ng mga altar at naghain kay Jehova 
sa iba't ibang dako na pinagkampuhan nila. (Gen 
14:14; 12:7, 8; 13:4) Sinabi ng Diyos tungkol kay Ab- 
raham: “Kinilala ko siya upang utusan niya ang ka- 
niyang mga anak at ang kaniyang sambahayan na 
kasunod niya na ingatan nila ang daan ni Jehova at 
isagawa ang katuwiran at kahatulan.” (Gen 18:19) 
Ganito rin ang ginawa nina Isaac at Jacob (Gen 
26:25: 31:54: 35:1-7, 14): si Job, na hindi Israelita 
ngunit malamang ay malayong kamag-anak ni Ab- 
raham, ay naghandog ng mga hain kay Jehova 
nang palagian alang-alang sa kaniyang mga anak, 
na sinasabi: “Baka nagkasala ang aking mga anak at 
isinumpa ang Diyos sa kanilang puso.” (Job 1:4, 5: 
tingnan din ang 42:8.) Gayunman, ang mga lala- 
king ito ay hindi espesipikong tinawag ng Bibliya bi- 
lang ko-hen'o hi'ereus' Sa kabilang dako naman, si 
Jetro, ang ulo ng pamilya at biyenan ni Moises, ay 
tinawag na “saserdote [ko-hen'] ng Midian.”---Exo 
2:16: 3:1; 18:1. 

Si Melquisedec na hari ng Salem ay isang namu- 
mukod-tanging saserdote (ko-hen'). Ang Bibliya ay 
walang iniuulat na rekord ng kaniyang pinagmu- 
lang angkan, kapanganakan, o kamatayan. Hindi 
niya minana ang kaniyang pagkasaserdote, at wala 
siyang mga hinalinhan ni mga kahalili man sa ka- 
tungkulan. Hinawakan ni Melquisedec kapuwa ang 
katungkulan ng pagkahari at pagkasaserdote. Mas 
dakila ang kaniyang pagkasaserdote kaysa sa Levi- 
tikong pagkasaserdote, sapagkat sa diwa, si Levi 
ay nagbayad ng mga ikapu kay Melquisedec, ya- 
mang si Levi ay nasa mga balakang pa ni Abraham 
nang si Abraham ay maghandog ng mga ikapu kay 
Melquisedec at pinagpala nito. (Gen 14:18-20: Heb 
7:4-10) Sa mga bagay na ito, si Melquisedec ay 
lumalarawan kay Jesu-Kristo, ang “saserdote mag- 
pakailanman ayon sa paraang gaya ng kay Melqui- 
sedec.”---Heb 7:17. 


SASERDOTE 


Maliwanag na ang mga ulo ng pamilya ang nag- 
silbing mga saserdote sa gitna ng mga supling ni 
Jacob (Israel) hanggang sa maitatag ng Diyos ang 
Levitikong pagkasaserdote. Kaya naman nang aka- 
yin ng Diyos ang bayan sa Bundok Sinai, iniutos 
niya: “Ang mga saserdote na palagiang lumalapit 
kay Jehova ay magpabanal din ng kanilang sarili, 
upang si Jehova ay hindi lumabas laban sa kanila.” 
(Exo 19:22) Nangyari ito bago itinatag ang Levi- 
tikong pagkasaserdote. Si Aaron, bagaman hindi 
pa naitatalaga bilang saserdote, ay pinahintulutang 
umakyat nang bahagya sa bundok kasama ni Moi- 
ses. Ang pangyayaring ito ay katugma ng pag-aatas 
nang maglaon kay Aaron at sa kaniyang mga inapo 
bilang mga saserdote. (Exo 19:24) Kung susuriin, isa 
itong maagang pahiwatig ng layunin ng Diyos na 
ang dating kaayusan (ng pagkasaserdote ng ulo ng 
pamilya) ay halinhan ng isang pagkasaserdote ng 
sambahayan ni Aaron. 

Sa Ilalim ng Tipang Kautusan. Noong ang 
mga Israelita ay nasa pagkaalipin sa Ehipto, pinaba- 
nal ni Jehova para sa kaniya ang bawat panganay na 
anak na lalaki ng Israel nang puksain niya ang 
mga panganay ng Ehipto sa ikasampung salot. (Exo 
12:29: Bil 3:13) Kaya naman, ang mga panganay na 
ito ay kay Jehova, anupat eksklusibong gagamitin sa 
pantanging paglilingkod sa kaniya. Maaari sanang 
italaga ng Diyos ang lahat ng panganay na mga la- 
laking ito ng Israel bilang mga saserdote at mga ta- 
gapag-ingat ng santuwaryo. Ngunit, minabuti ni- 
yang kunin ang mga lalaking miyembro ng tribo ni 
Levi para sa paglilingkod na ito. Dahil dito, pinahin- 
tulutan niya ang bansa na ihalili ang mga lalaking 
Levita para sa mga panganay na lalaki ng iba pang 
12 tribo (anupat ang mga supling ng mga anak ni 
Jose na sina Efraim at Manases ay binilang na dala- 
wang tribo). Sa isang sensus, natuklasan na mas 
marami nang 273 ang mga di-Levitang panganay 
na anak na lalaki mula sa gulang na isang buwan 
pataas kaysa sa mga lalaking Levita, kaya naman 
hiniling ng Diyos na isang pantubos na halaga na li- 
mang siklo (811) ang ibigay para sa bawat isa sa 
273, at ang salapi ay ibinigay kay Aaron at sa mga 
anak nito. (Bil 3:11-16, 40-51) Bago maganap ang 
transaksiyon na ito, ibinukod na ni Jehova ang mga 
lalaking miyembro ng pamilya ni Aaron na mula sa 
tribo ni Levi bilang ang bumubuo sa pagkasaserdo- 
te ng Israel.--Bil 1:1: 3:6-10. 

Sa loob ng mahabang panahon, tanging ang Isra- 
el ang nagkaroon ng eksklusibong pribilehiyo na 
maglaan ng mga miyembro ng “isang kaharian ng 
mga saserdote at isang banal na bansa.” (Exo 19:6) 
Ngunit naiwala nila ito dahil itinakwil nila bilang 
isang bansa ang Anak ng Diyos.--Ihambing ang 
Mat 21:43, 1Pe 2:7-10. 


SASERDOTE 


Noong una, si Jehova ang Hari ng Israel. Nang 
maglaon, iniutos ni Jehova na ipagkaloob sa linya ni 
David ang paghahari. Si Jehova pa rin ang kanilang 
di-nakikitang Hari ngunit ginamit niya ang Davidi- 
kong linya bilang kaniyang mga kinatawan sa seku- 
lar na pamamahala. Dahil dito, ang mga haring ito 
sa lupa ay sinasabing nakaupo sa “trono ni Jehova.” 
(1Cr 29:23) Ngunit ang pagkasaserdote ay pinanati- 
ling hiwalay, sa linya ni Aaron. Samakatuwid, ta- 
nging sa bansang iyon ipinagkaloob kapuwa ang ka- 
harian at ang pagkasaserdote ng Diyos na Jehova 
lakip na ang “sagradong paglilingkod” nito.---Ro 9: 
3,4. 

Pagpapasinaya sa pagkasaserdote. Ang atas 
ng isang saserdote ay dapat magmula sa Diyos, ang 
isang tao ay hindi tumatanggap ng katungkulang 
ito ayon sa kaniyang sariling kagustuhan. (Heb 5:4) 
Alinsunod dito, si Jehova mismo ang nag-atas kay 
Aaron at sa sambahayan nito sa pagkasaserdote 
“hanggang sa panahong walang takda,” anupat ibi- 
nukod niya sila mula sa pamilya ng mga Kohatita, 
na isa sa tatlong pangunahing pangkat ng tribo ni 
Levi. (Exo 6:16, 28:43) Gayunman, bago nito, si Moi- 
ses na Levita, bilang tagapamagitan ng tipang Kau- 
tusan, ang kumatawan sa Diyos sa pagpapabanal 
kay Aaron at sa mga anak nito at sa pagpuspos 
ng kapangyarihan sa kanilang mga kamay upang 
maglingkod bilang mga saserdote, anupat ang pa- 
mamaraan para rito ay inilalarawan sa Exodo ka- 
banata 29 at Levitico kabanata 8. Lumilitaw na 
ang pagtatalaga sa kanila ay sumaklaw nang pi- 
tong araw noong Nisan 1-7, 1512 B.C.E. (Tingnan 
ang PAGTATALAGA.) Sinimulan ng bagong-itinalagang 
mga saserdoteng ito ang kanilang mga paglilingkod 
sa Israel noong sumunod na araw, Nisan 8. 

Mga kuwalipikasyon. Binalangkas ni Jehova 
ang mga kuwalipikasyon para sa mga kabilang sa 
linya ng pamilya ni Aaron na maglilingkod sa altar 
ng Diyos. Upang maging isang saserdote, ang isang 
lalaki ay dapat na malusog sa pisikal at may normal 
na hitsura. Kung hindi ay hindi siya makalalapit sa 
altar taglay ang mga handog at hindi siya makala- 
lapit sa kurtinang nasa pagitan ng mga silid ng da- 
kong Banal at ng Kabanal-banalan ng tabernakulo. 
Gayunman, mayroon siyang karapatang tumang- 
gap ng suporta mula sa ikapu at maaari siyang ma- 
kibahagi sa “mga banal na bagay" na inilaan bilang 
pagkain para sa mga saserdote.--Lev 21:16-23. 

Hindi espesipikong sinabi ang edad ng pagpasok 
sa pagkasaserdote, bagaman sa sensus ng mga Ko- 
hatita, na kinuha sa Bundok Sinai, ay kabilang ya- 
ong mga mula sa edad na 30 hanggang 50. (Bil 4:3) 
Ang paglilingkod ng mga Levita sa santuwaryo ay 
nagsisimula sa edad na 25 (na ibinaba sa 20 tadng 


1100 


gulang noong panahon ni Haring David). (Bil 8:24, 
1Cr 23:24) Ang di-saserdoteng mga Levita ay nag- 
reretiro sa katungkulang paglilingkod sa santuwar- 
yo sa edad na 50, ngunit walang kaayusan ng 
pagreretiro para sa mga saserdote.--Bil 8:25, 26, 
tingnan ang PAGRERETIRO. 

Panustos. Ang tribo ni Levi ay hindi binigyan 
ng lupain bilang mana, sa halip ay 'pinangalat sila 
sa Israel, anupat tumanggap ng 48 lunsod na ma- 
titirhan nila ng kanilang mga pamilya at pati na ng 
kanilang mga baka. Labintatlo sa mga lunsod na ito 
ang napunta sa mga saserdote. (Gen 49:5, 7: Jos 
21:1-11) Ang isa sa mga kanlungang lunsod, ang 
Hebron, ay lunsod ng mga saserdote. (Jos 21:13) 
Ang mga Levita ay walang tinanggap na rehiyon 
bilang mana ng kanilang tribo sapagkat, gaya ng si- 
nabi ni Jehova, “Ako ang iyong bahagi at ang iyong 
mana sa gitna ng mga anak ni Israel.” (Bil 18:20) 
Ginampanan ng mga Levita ang kanilang atas na 
gawain sa paglilingkod at inasikaso nila ang kani- 
lang mga bahay at ang mga pastulan ng mga lun- 
sod na itinakda sa kanila. Inalagaan din nila ang 
mga lupain na itinalaga ng mga Israelita para sa 
santuwaryo. (Lev 27:21, 28) Pinaglaanan ni Jehova 
ang mga Levita sa pamamagitan ng pagsasaayos na 
makatanggap sila ng ikapu ng lahat ng ani ng lu- 
pain mula sa iba pang 12 tribo. (Bil 18:21-24) Mula 
sa ikapu, o ikasampu, na ito, ibibigay naman ng 
mga Levita ang ikasampu ng pinakamaiinam bilang 
ikapu para sa mga saserdote. (Bil 18:25-29, Ne 10: 
38, 39) Samakatuwid, ang mga saserdote ay tatang- 
gap ng 1 porsiyento ng ani ng bansa, sa gayo'y ma- 
iuukol nila ang lahat ng kanilang panahon sa pagli- 
lingkod na iniatas sa kanila ng Diyos. 

Ang paglalaang ito para sa mga saserdote, baga- 
man sagana, ay ibang-iba sa luho at pinansiyal na 
kapangyarihang tinaglay ng mga saserdote ng mga 
bansang pagano. Halimbawa, sa Ehipto, pag-aari ng 
mga saserdote ang ilang bahagi ng lupain (Gen 47: 
22, 26), at sa pamamagitan ng tusong pagmama- 
niobra, sila ang naging pinakamayayaman at pina- 
kamakapangyarihang mga tao sa Ehipto. Iniulat ni 
James H. Breasted, sa A History of the Ancient 
Egyptians (1908, p. 355, 356, 431, 432), na noong 
panahon ng tinatawag na Ikadalawampung Dinasti- 
ya, ang Paraon ay naging tau-tauhan lamang. Ha- 
wak noon ng mga saserdote ang Nubia na lala- 
wigang pinagkukunan ng ginto at ang malaking 
probinsiya ng Mataas na Nilo. Ang mataas na sa- 
serdote ang pinakaimportanteng opisyal ng estado 
sa pananalapi, anupat pangalawa sa punong ingat- 
yaman. Siya ang namumuno sa lahat ng hukbo at 
nasa kaniyang mga kamay ang kabang-yaman. Mas 
prominente ang pagkakalarawan sa kaniya sa mga 
bantayog kaysa sa Paraon. 


1101 


Nang maging pabaya ang Israel sa kanilang pag- 
samba at sa pagbabayad ng kanilang ikapu, saka la- 
mang naghirap ang mga saserdote, pati na ang di- 
saserdoteng mga Levita, na napilitang maghanap 
ng trabaho upang mapaglaanan ang kanilang sarili 
at ang kanilang mga pamilya. Ang pagwawalang- 
bahalang ito sa santuwaryo at sa pagtustos dito ay 
nagdulot ng higit pang pagdurusa sa bansa dahil 
naging salat ito sa espirituwalidad at kaalaman kay 
Jehova.--Ne 13:10-13, tingnan din ang Mal 3:8-10. 

Ang mga saserdote noon ay tumatanggap ng: 
(1) Regular na ikapu. (2) Salaping pantubos para sa 
panganay na anak na lalaki ng tao o ng hayop. Sa 
kaso ng panganay na toro, lalaking kordero, o kam- 
bing, napupunta sa kanila ang karne ng mga ito bi- 
lang pagkain. (Bil 18:14-19) (3) Salaping pantubos 
para sa mga tao at mga bagay na pinabanal at ga- 
yundin ang mga bagay na itinalaga kay Jehova. 
(Lev 27) (4) Ilang bahagi ng iba't ibang handog 
na dinadala ng bayan, gayundin ang tinapay na 
pantanghal. (Lev 6:25, 26, 29: 7:6-10, Bil 18:8-14) 
(5) Pakinabang mula sa mga handog na pinakama- 
inam na mga unang hinog na bunga ng mga butil, 
alak, at langis. (Exo 23:19, Lev 2:14-16, 22:10 [sa hu- 
ling teksto, ang “ibang tao” ay tumutukoy sa isa na 
hindi saserdote]: Deu 14:22-27: 26:1-10) Maliban sa 
ilang takdang bahagi na sinabing mga saserdote la- 
mang ang makakakain (Lev 6:29), ang kanilang 
mga anak na lalaki at mga anak na babae at, sa 
ilang kaso, ang sambahayan ng saserdote---maging 
ang mga alipin nito--ay makababahagi sa pagka- 
in ng mga handog na ito. (Lev 10:14, 22:10-13) 
(6) Isang bahagi sa ikatlong-tadng ikapu para sa 
mga Levita at sa mga dukha. (Deu 14:28, 29, 26:12) 
(7) Mga nakamkam sa digmaan.---Bil 31:26-30. 

Damit. Kapag nagsasagawa ng kanilang opis- 
yal na mga tungkulin, ang mga saserdote ay nagli- 
lingkod nang nakatapak, yamang ang santuwaryo ay 
banal na lupa. (Ihambing ang Exo 3:5.) Sa mga tagu- 
bilin sa paggawa ng pantanging mga kasuutan para 
sa mga saserdote, walang binanggit na mga sandal- 
yas. (Exo 28:1-43) Kaayon ng kagandahang-asal, 
nagsusuot sila ng mga karsonsilyong lino na mula sa 
mga balakang hanggang sa mga hita “bilang panta- 
kip sa hubad na laman . . . upang huwag silang mag- 
karoon ng kamalian at tiyak na mamatay.” (Exo 28: 
42, 43) Sa ibabaw nito ay nagsusuot sila ng isang 
mahabang damit na yari sa mainam na lino na bini- 
bigkisan ng pahang lino. Ang kanilang kagayakan sa 
ulo ay “ibinalot” sa kanila. (Lev 8:13: Exo 28:40: 
39:27-29) Waring ang putong na ito ay iba sa tur- 
bante ng mataas na saserdote, na maaaring tinahing 
nakapulupot at ipinapatong sa ulo ng mataas na sa- 
serdote. (Lev 8:9) Lumilitaw na noong maglaon na 
lamang nagsusuot ng epod na lino sa pana-panahon 


SASERDOTE 


ang mga katulong na saserdote, bagaman hindi ma- 
garbo ang burda ng mga iyon di-tulad ng epod ng 
mataas na saserdote.--Ihambing ang 1Sa 2:18. 

Mga tuntunin at mga tungkulin. Ang mga 
saserdote ay kailangang manatiling malinis sa pisi- 
kal at may mataas na mga pamantayang moral. Ka- 
pag pumapasok sila sa tolda ng kapisanan at bago 
sila maghandog sa altar, dapat silang maghugas 
ng kanilang mga kamay at mga paa sa hugasan 
na nasa looban “upang hindi sila mamatay.” (Exo 
30:17-21, 40:30-32) Ganito rin ang babala nang 
utusan silang huwag uminom ng alak o nakala- 
langong inumin kapag naglilingkod sa santuwar- 
yo. (Lev 10:8-11) Hindi nila maaaring dungisan 
ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paghipo sa 
isang bangkay o pagdadalamhati para sa patay 
dahil kung gagawin nila ito, pansamantala silang 
magiging marumi at hindi makapaglilingkod. Ga- 
yunman, maaari itong gawin ng mga katulong na 
saserdote (ngunit hindi ng mataas na saserdote), sa 
kanilang napakalapit na kapamilya: ina, ama, anak 
na lalaki, anak na babae, kapatid na lalaki, o dala- 
gang kapatid na babae na malapit sa kaniya (lumi- 
litaw na nakatirang kasama niya, o di-kalayuan sa 
kaniya): gayundin, posibleng kasali ang asawang 
babae bilang isa na malapit sa kaniya. (Lev 21:1-4) 
Ang sinumang saserdote na maging marumi, dahil 
sa ketong, agas, o dahil sa isang bangkay o iba pang 
maruming bagay, ay hindi makakakain ng mga ba- 
nal na bagay ni makapaglilingkod sa santuwaryo 
hangga't hindi siya nagiging malinis, sapagkat kung 
gagawin niya ito, siya ay papatayin.--Lev 22:1-9. 

Ang mga saserdote ay inutusang huwag ahitan 
ang kanilang mga ulo o ang mga dulo ng kanilang 
mga balbas, ni maghiwa man sa kanilang sarili, na 
mga kaugaliang pangkaraniwan sa gitna ng paga- 
nong mga saserdote. (Lev 21:5, 6, 19:28, 1Ha 18:28) 
Bagaman dalaga lamang ang maaaring maging asa- 
wa ng mataas na saserdote, ang mga katulong na sa- 
serdote ay maaaring mag-asawa ng isang baba- 
ing balo, ngunit hindi ng isang babaing diniborsiyo 
o isang patutot. (Lev 21:7, 8; ihambing ang Lev 21: 
10, 13, 14.) Maliwanag na dapat itaguyod ng lahat ng 
miyembro ng pamilya ng mataas na saserdote ang 
mataas na pamantayan ng moralidad at dignidad na 
nauukol sa katungkulan ng saserdote. Kaya naman, 
kung maging patutot ang anak na babae ng isang 
saserdote, ito ay papatayin, pagkatapos ay susunu- 
gin bilang karima-rimarim na bagay sa Diyos.--Lev 
21:9. 

Noong sila'y nasa ilang, kapag lumilipat ng kam- 
po, tungkulin ni Aaron at ng kaniyang mga anak 
na takpan ang banal na mga muwebles at mga 
kagamitan sa tolda ng kapisanan bago pahintulu- 
tang pumasok doon ang ibang mga Kohatita na 


SASERDOTE 


magbubuhat sa mga iyon, upang hindi mamatay 
ang mga Kohatita. Inaalisan din nila ng takip ang 
mga ito at ipinupuwesto sa tolda sa bagong lokasyon 
niyaon. (Bil 4:5-15) Sa panahon ng paghayo, mga 
saserdote ang bumubuhat sa kaban ng tipan.---Jos 
3:3, 13, 15, 17, 1Ha 8:3-6. 

Pananagutan ng mga saserdote ang paghihip sa 
banal na mga trumpeta, sa gayo'y nagbibigay ng 
malinaw na pangunguna sa bayan, ito man ay sa 
pagtatayo o paglikas ng kampo, pagtitipon, pakiki- 
pagbaka, o sa pagdiriwang ng ilang kapistahan para 
kay Jehova. (Bil 10:1-10) Ang mga saserdote at mga 
Levita ay eksemted sa paglilingkod militar, bagaman 
naglingkod sila bilang mga tagahihip ng mga trum- 
peta at bilang mga mang-aawit sa unahan ng huk- 
bo.--Bilang 1:47-49, 2:33, Jos 6:4, 2Cr 13:12. 

Kapag ang mga saserdote ay nakatokang mag- 
lingkod sa santuwaryo, kabilang sa kanilang mga 
tungkulin ang pagpatay sa mga haing dinadala ng 
bayan, pagwiwisik ng dugo sa altar, pagpuputul- 
putol sa mga hain, pagpapanatili ng apoy sa altar, 
pagluluto ng karne, at pagtanggap sa lahat ng iba 
pang mga handog, gaya ng mga handog na mga 
butil. Sila rin ang nag-aasikaso sa mga bagay na 
may kaugnayan sa karumihang natamo ng mga in- 
dibiduwal, gayundin sa pantanging mga panata ng 
mga ito, at iba pa. (Lev kab 1-7, 12:6, kab 13-15, 
Bil 6:1-21, Luc 2:22-24) Inaasikaso nila ang pang- 
umaga at panggabing mga handog na sinusunog at 
ang lahat ng iba pang mga paghahain na palagiang 
ginagawa sa santuwaryo maliban sa mga paghaha- 
in na tungkulin ng mataas na saserdote, nagsusu- 
nog din sila ng insenso sa ibabaw ng ginintuang 
altar. (Exo 29:38-42: Bil 28:1-10, 2Cr 13:10, 11) Gi- 
nugupitan nila ang mga mitsa ng mga lampara at 
laging nilalagyan ng langis ang mga iyon (Exo 27: 
20, 21) at inaasikaso nila ang banal na langis at ang 
insenso. (Bil 4:16) Pinagpapala nila ang bayan sa 
mga kapita-pitagang kapulungan ayon sa paraang 
binalangkas sa Bilang 6:22-27. Gayunman, walang 
ibang saserdote ang pinahihintulutang pumasok sa 
loob ng santuwaryo kapag pumapasok sa Kabanal- 
banalan ang mataas na saserdote upang magbayad- 
sala.--Lev 16:17. 

Ang mga saserdote ang pangunahing may pribi- 
lehiyo na magpaliwanag ng kautusan ng Diyos, at 
gumanap sila ng mahalagang papel sa hudikatura 
ng Israel. Tinutulungan nila ang mga hukom sa 
mga lunsod na itinakda sa kanila, at naglilingkod din 
silang kasama ng mga hukom sa napakahirap na 
mga kasong hindi mapagpasiyahan ng mga lokal na 
hukuman. (Deu 17:8, 9) Sa mga kaso ng di-nalutas 
na pagpaslang, kailangang presente sila kasama ng 
matatandang lalaki ng lunsod upang matiyak na na- 
susunod ang wastong pamamaraan at sa gayo'y 
maalis sa lunsod ang pagkakasala sa dugo. (Deu 21: 


1102 


1, 2, 5) Kung paratangan ng isang naninibughong 
lalaki ang kaniyang asawang babae ng lihim na pa- 
ngangalunya, ang babae ay kailangang dalhin sa 
santuwaryo, kung saan isinasagawa ng saserdote 
ang itinakdang seremonya na humihiling sa tuwi- 
rang paghatol ni Jehova kung ang babae ay inosen- 
te o may-sala. (Bil 5:11-31) Sa lahat ng kaso, dapat 
igalang ang hatol na iginagawad ng mga saserdote 
o ng mga inatasang hukom, ang sinasadyang di- 
paggalang o pagsuway rito ay pinapatawan ng pa- 
rusang kamatayan.--Bil 15:30, Deu 17:10-13. 

Ang mga saserdote ay mga guro ng Kautusan sa 
taong-bayan, anupat kanilang binabasa at ipinalili- 
wanag ito sa mga nagpupunta sa santuwaryo upang 
sumamba. Gayundin, kapag hindi sila ang nakato- 
kang maglingkod, marami silang pagkakataon para 
magturo, sa lugar man ng santuwaryo o sa ibang 
mga bahagi ng lupain. (Deu 33:10, 2Cr 15:3, 17:7-9; 
Mal 2:7) Pagkabalik sa Jerusalem mula sa Babilonya, 
sa tulong ng ibang mga saserdote at mga Levita, ti- 
nipon ni Ezra na saserdote ang bayan at gumugol 
siya ng maraming oras sa pagbabasa at pagpapali- 
wanag ng Kautusan sa kanila.---Ne 8:1-15. 

Ang pangangasiwa ng mga saserdote ay nagsil- 
bing proteksiyon sa kalinisan ng pagsamba at pisi- 
kal na kalusugan ng bansa. Sa mga kaso ng ketong 
sa tao, kasuutan, o bahay, ang saserdote ang huma- 
hatol kung malinis o marumi ang mga ito. Tinitiyak 
niyang naipatutupad ang legal na mga tuntunin 
sa pagkukuwarentenas. Pinangangasiwaan din niya 
ang paglilinis sa mga nadungisan ng isang bangkay 
o naging marumi dahil sa mga agas na dulot ng sa- 
kit, at iba pa.--Lev 13-15. 


Paano pinagpapasiyahan ang mga atas 
ng mga saserdote sa paglilingkod 
sa templo sa Israel? 


Sa 24 na pangkat, o mga grupo, ng mga saserdo- 
te na inorganisa ni Haring David, ang 16 ay nag- 
mula sa sambahayan ni Eleazar at ang 8 naman 
ay nagmula sa sambahayan ni Itamar. (1Cr 24:1- 
19) Gayunman, sa pasimula, mga saserdote mula 
sa apat na pangkat lamang ang bumalik mula sa 
pagkatapon sa Babilonya. (Ezr 2:36-39) May mga 
nagsasabi na upang maipagpatuloy ang dating ka- 
ayusan, ang apat na pamilyang bumalik ay hinati- 
hati upang muling makabuo ng 24 na grupo. Sa 
The Temple (1874, p. 63), ipinahihiwatig ni Alfred 
Edersheim na maaaring isinagawa ito sa pamama- 
gitan ng pagbunot ng bawat pamilya ng limang pa- 
labunot para sa mga hindi bumalik, sa gayo'y bu- 
muo sila mula sa kanilang mga grupo ng 20 grupo 
pa at ipinangalan nila sa mga iyon ang orihinal na 
mga pangalan. Si Zacarias na ama ni Juan na Taga- 


1103 


pagbautismo ay isang saserdote mula sa ikawalong 
pangkat, yaong kay Abias. Gayunman, kung tama 
ang nabanggit na, maaaring si Zacarias ay hindi 
inapo ni Abias---posibleng kabilang lamang siya sa 
pangkat na tinawag sa pangalan ni Abias. (1Cr 
24:10: Luc 1:5) Dahil sa kawalan ng kumpletong im- 
pormasyon, hindi makagagawa ng tiyak na mga 
konklusyon hinggil sa mga puntong ito. 

Sa paglilingkod sa templo, ang mga saserdote ay 
inorganisa sa ilalim ng iba't ibang opisyal. Idinara- 
an sa palabunutan ang pag-aatas ng partikular na 
paglilingkod. Ang bawat isa sa 24 na pangkat ay 
naglilingkod nang tig-iisang linggo, anupat dala- 
wang ulit na naglilingkod sa loob ng isang taon. Sa 
mga kapanahunan ng kapistahan, maliwanag na 
ang lahat ng saserdote ay naglilingkod, yamang 
libu-libong hain ang inihahandog ng bayan, gaya 
noong ialay ang templo. (1Cr 24:1-18, 31, 2Cr 5:11, 
ihambing ang 2Cr 29:31-35, 30:23-25, 35:10-19.) 
Maaaring maglingkod ang isang saserdote sa ibang 
pagkakataon basta't hindi siya makikialam sa itinak- 
dang mga paglilingkod ng mga saserdoteng nakato- 
kang maglingkod sa panahong iyon. Ayon sa mga 
tradisyong rabiniko, noong panahong nabubuhay si 
Jesus sa lupa, marami ang mga saserdote, kung 
kaya ang lingguhang paglilingkod ay hinati-hati pa 
sa iba't ibang pamilya na bumubuo sa bawat pang- 
kat, anupat ang bawat pamilya ay naglilingkod nang 
isa o higit pang mga araw depende sa kanilang bi- 
lang. 

Malamang na ang pagsusunog ng insenso sa iba- 
baw ng ginintuang altar ang itinuturing na pina- 
kamarangal sa lahat ng pang-araw-araw na mga 
paglilingkod. Ginagawa ito pagkatapos maihandog 
ang hain. Sa panahon ng pagsusunog ng insenso, 
ang bayan ay nagtitipon sa labas ng santuwaryo 
upang manalangin. Ayon sa tradisyong rabiniko, pi- 
nagpapalabunutan ang paglilingkod na ito, ngunit 
yaong nakapanungkulan na ay hindi na pinahihin- 
tulutang makibahagi malibang ang lahat ng naroro- 
on ay nakapagsagawa na ng paglilingkod na ito. 
(The Temple, p. 135, 137, 138) Kung totoo ito, kara- 
niwa'y minsan lamang sa buong buhay niya mag- 
kakaroon ng ganitong karangalan ang isang saser- 
dote. Ito ang paglilingkod na isinasagawa ni Zacarias 
nang magpakita sa kaniya ang anghel na si Gabriel 
upang ipatalastas na si Zacarias at ang kaniyang 
asawang si Elisabet ay magkakaanak ng isang lala- 
ki. Nang lumabas si Zacarias sa santuwaryo, napag- 
unawa ng mga taong nagkakatipon doon, batay sa 
kaniyang hitsura at dahil hindi siya makapagsalita, 
na nakakita si Zacarias ng isang kahima-himalang 
tanawin sa santuwaryo, kaya naman nalaman ng la- 
hat ang pangyayaring iyon.--Luc 1:8-23. 

Tuwing araw ng Sabbath, lumilitaw na pribilehiyo 
ng mga saserdote na palitan ang tinapay na pan- 


SASERDOTE 


tanghal. Sa araw rin ng Sabbath nagtatapos ang 
paglilingkod ng pangkat ng mga saserdoteng naka- 
toka sa linggong iyon at nagsisimula namang ma- 
nungkulan ang bagong grupo na nakatoka sa ka- 
sunod na linggo. Ang mga ito at ang iba pang 
mahahalagang tungkulin ay isinasagawa ng mga 
saserdote nang hindi nila nalalabag ang Sabbath. 
--Mat 12:2-5, ihambing ang 1Sa 21:6, 2Ha 11:5-7, 
2Cr 23:8. 

Pagkamatapat. Nang humiwalay ang sam- 
pung tribo mula sa kahariang nasa ilalim ni Reho- 
boam at itatag ng mga ito ang hilagang kaharian sa 
ilalim ni Jeroboam, ang tribo ni Levi ay nanatiling 
matapat sa dalawang-tribong kaharian ng Juda at 
Benjamin. Nag-atas si Jeroboam ng mga lalaking 
di-Levita upang maglingkod bilang mga saserdote 
sa pagsamba sa mga ginintuang guya, at pinalayas 
niya ang mga saserdote ni Jehova, na mga anak ni 
Aaron. (1Ha 12:31, 32, 13:33, 2Cr 11:14: 13:9) Nang 
maglaon sa Juda, bagaman maraming saserdote 
ang naging di-tapat sa Diyos, may mga panahong 
malaki ang naging impluwensiya ng mga saserdote 
upang manatiling tapat kay Jehova ang Israel. (2Cr 
23:1, 16: 24:2, 16; 26:17-20, 34:14, 15; Zac 3:1: 6:11) 
Noong panahon ng ministeryo ni Jesus at ng mga 
apostol, napakatiwali na ng mga mataas na saserdo- 
te, ngunit maraming saserdote ang may mabuting 
puso kay Jehova, dahil di-nagtagal pagkamatay ni 
Jesus “isang malaking pulutong ng mga saserdote 
ang nagsimulang maging masunurin sa pananam- 
palataya.”--Gaw 6:7. 

Iba pang paggamit sa salitang “saserdote.” 
Sa Awit 99:6, si Moises ay tinawag na saserdote da- 
hil siya'y nagsilbing tagapamagitan at inatasang 
magsagawa sa santuwaryo ng serbisyo ng pagpapa- 
banal, na nagtalaga kay Aaron at sa kaniyang mga 
anak ukol sa pagkasaserdote. Si Moises ay namagi- 
tan para sa Israel at tumawag sa pangalan ni Jeho- 
va. (Bil 14:13-20) Paminsan-minsan, ang salitang 
“saserdote” ay ginagamit din upang tumukoy sa 
isang “tenyente” o “punong ministro o opisyal.” Sa 
talaan ng mga punong opisyal na naglingkod sa ila- 
lim ni Haring David, ganito ang mababasa sa ulat: 
“Kung tungkol sa mga anak ni David, sila ay na- 
ging mga saserdote. ”---2Sa 8:18, ihambing ang 2Sa 
20:26, 1Ha 4:5, 1Cr 18:17. 

Ang Kristiyanong Pagkasaserdote. Nangako 
si Jehova na kung iingatan ng Israel ang kaniyang 
tipan, sila ay magiging “isang kaharian ng mga sa- 
serdote at isang banal na bansa” sa Kaniya. (Exo 
19:6) Gayunman, ang pagkasaserdote sa linya ni 
Aaron ay tatagal lamang hanggang sa pagdating ng 
lalong dakilang pagkasaserdote na inilalarawan nito. 
(Heb 8:4, 5) Mananatili ito hanggang sa pagwawa- 
kas ng tipang Kautusan at sa pagpapasinaya ng 


SASERDOTE 


bagong tipan. (Heb 7:11-14, 8:6, 7, 13) Tanging sa 
Israel unang inialok ang pagiging mga saserdote ni 
Jehova at ang paglilingkod sa kaayusan ng Kahari- 
an na ipinangako ng Diyos, nang maglaon, inialok 
din ito sa mga Gentil.--Gaw 10:34, 35; 15:14: Ro 
10:21. 

Isang nalabi lamang ng mga Judio ang tumang- 
gap kay Kristo, sa gayo'y nabigo ang bansa na ilaan 
ang mga miyembro ng tunay na kaharian ng mga 
saserdote at ng banal na bansa. (Ro 11:7, 20) Dahil 
sa kawalang-katapatan ng Israel, maraming siglo 
bago pa nito ay binabalaan na sila ng Diyos hing- 
gil dito sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Oseas, sa pagsasabing: “Sapagkat ang kaalaman ang 
siyang itinakwil mo, itatakwil din kita mula sa pag- 
lilingkod bilang saserdote sa akin, at sa dahilang pa- 
lagi mong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, li- 
limutin ko ang iyong mga anak, ako nga.” (Os 4:6) 
Kasuwato nito, sinabi ni Jesus sa mga Judiong lider: 
“Ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibi- 
gay sa isang bansang nagluluwal ng mga bunga 
nito.” (Mat 21:43) Gayunpaman, yamang si Jesu- 
Kristo ay nasa ilalim ng Kautusan noong siya'y nasa 
lupa, kinilala niya ang Aaronikong pagkasaserdote 
na umiiral noon, at yaong mga pinagaling niya mula 
sa ketong ay inutusan niyang pumaroon sa mga sa- 
serdote at gawin ang kinakailangang paghahandog. 
--Mat 8:4: Mar 1:44: Luc 17:14. 

Noong araw ng Pentecostes ng ta6ng 33 C.E., nag- 
wakas ang tipang Kautusan at pinasinayaan ang 
“mas mabuting tipan,” samakatuwid nga, ang ba- 
gong tipan. (Heb 8:6-9) Nang araw na iyon, iniha- 
yag ng Diyos ang pagbabagong ito sa pamamagitan 
ng pagbubuhos ng banal na espiritu. Pagkatapos ay 
ipinaliwanag ng apostol na si Pedro sa mga Judiong 
naroroon mula sa maraming bansa na ang tanging 
kaligtasan nila ay nakasalalay sa pagsisisi at sa pag- 
tanggap nila kay Jesu-Kristo. (Gaw 2; Heb 2:1-4) 
Nang maglaon, binanggit ni Pedro ang Judiong mga 
tagapagtayo na nagtakwil kay Jesu-Kristo bilang 
ang batong-panulok at pagkatapos ay sinabi niya sa 
mga Kristiyano: “Ngunit kayo ay “isang piniling lahi, 
isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na 
bansa, isang bayang ukol sa pantanging pag-aari.” 
--IPe 2:7-9. 

Ipinaliwanag din ni Pedro na ang bagong pagka- 
saserdote ay “isang espirituwal na bahay sa layu- 
ning maging isang banal na pagkasaserdote, upang 
maghandog ng espirituwal na mga haing kaayaaya 
sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo.” (1Pe 2:5) 
Si Jesu-Kristo ang kanilang dakilang Mataas na Sa- 
serdote, at sila, gaya ng mga anak ni Aaron, ang 
mga katulong na saserdote. (Heb 3:1: 8:1) Gayun- 
man, di-tulad ng Aaronikong pagkasaserdote, na 
walang bahagi sa pagkahari, ang pagkahari at pag- 
kasaserdote ay pinagsanib sa “maharlikang pagka- 


1104 


saserdote” ni Kristo at ng kaniyang mga kasamang 
tagapagmana. Sa aklat ng Bibliya na Apocalipsis, si- 
nabi ng apostol na si Juan na ang mga tagasunod ni 
Jesu-Kristo ay 'kinalagan mula sa ating mga kasala- 
nan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo" at 
na “ginawa niya tayong isang kaharian, mga saser- 
dote sa kaniyang Diyos at Ama.”--Apo 1:5, 6. 

Isinisiwalat din ng huling aklat na ito ng Bibliya 
ang bilang ng bumubuo sa lupon ng mga katulong 
na saserdote. Yaong mga ginawa ni Jesu-Kristo na 
“isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos” ay 
ipinakikitang umaawit ng isang bagong awit kung 
saan sinasabi nilang sila'y binili sa pamamagitan ng 
dugo ni Kristo. (Apo 5:9, 10) Karagdagan pa, bi- 
nanggit na yaong mga umaawit ng bagong awit ay 
144,000 na “binili mula sa sangkatauhan bilang mga 
unang bunga sa Diyos at sa Kordero.” (Apo 14:1-5) 
Bilang panghuli, ang mga katulong na saserdoteng 
ito ay ipinakikitang binuhay-muli sa langit at nama- 
mahalang kasama ni Jesu-Kristo, anupat naging 
“mga saserdote ng Diyos at ng Kristo” at namama- 
hala “bilang mga hari” kasama ni Kristo sa panahon 
ng kaniyang Sanlibong Taong Paghahari.--Apo 20: 
4,6 

Kung ihahambing natin ang pagkasaserdote ng 
Israel, gayundin ang mga tungkulin nito at ang mga 
pakinabang na idinulot nito sa taong-bayan ng ban- 
sang iyon (Heb 8:5), magkakaideya tayo hinggil sa 
mga pakinabang at mga pagpapala na tatanggapin 
ng mga tao sa lupa mula sa sakdal at walang- 
hanggang pagkasaserdote ni Jesu-Kristo at ng kani- 
yang lupon ng mga katulong na saserdote kapag 
magkasama na silang naghahari sa ibabaw ng lupa 
sa loob ng isang libong taon. Magkakapribilehiyo sila 
na ituro sa bayan ang kautusan ng Diyos (Mal 2:7), 
isagawa ang ganap na pagpapatawad ng mga kasa- 
lanan salig sa haing pantubos ng dakilang Mataas 
na Saserdote (anupat ilalapat nila ang mga pakina- 
bang ng hain ni Kristo) at pagalingin ang lahat ng 
kapansanan (Mar 2:9-12; Heb 9:12-14; 10:1-4, 10). 
Magkakapribilehiyo rin sila na kilalanin ang bagay 
na malinis at ang bagay na marumi ayon sa pani- 
ngin ng Diyos at alisin ang lahat ng karumihan 
(Lev 13-15), hatulan ang mga tao sa katuwiran, at 
tiyakin na ang matuwid na kautusan ni Jehova ay 
naipatutupad sa buong lupa (Deu 17:8-13). 

Kung paanong ang sinaunang tolda ng kapisanan 
sa ilang ay nagsilbing dakong tinatahanan ng Diyos 
sa gitna ng mga tao, anupat isang santuwaryo na 
doo'y makalalapit sila sa kaniya, sa panahon ng 
isang libong taon, ang tolda ng Diyos ay muli na na- 
mang tatahan sa gitna ng sangkatauhan sa isang 
mas malapit, mas namamalagi at kapaki-pakina- 
bang na paraan habang nakikitungo siya sa kanila 
sa pamamagitan ng kaniyang dakilang Mataas na 
Saserdote, si Jesu-Kristo, at ng 144,000 na magli- 


1105 


lingkod kasama ni Kristo bilang mga katulong na 
saserdote sa dakilang espirituwal na templo na isi- 
nagisag ng sagradong tabernakulo. (Exo 25:8, Heb 
4:14: Apo 1:6, 21:3) Tiyak na magiging maligaya 
ang bayan dahil sa pagkakaroon ng gayong mahar- 
likang pagkasaserdote, gaya ng Israel noong ang ka- 
harian at ang pagkasaserdote ay tapat sa Diyos, 
anupat nang panahong iyon “ang Juda at ang Israel 
ay marami, tulad ng mga butil ng buhangin na nasa 
tabi ng dagat dahil sa dami, kumakain at umiinom 
at nagsasaya” at nananahanan “nang tiwasay, ang 
bawat isa sa ilalim ng kaniyang sariling punong 
ubas at sa ilalim ng kaniyang sariling puno ng igos.” 
--1Ha 4:20, 25. 

Paganong mga Saserdote. Ang sinaunang 
mga bansa ay lumalapit sa kanilang mga diyos 
sa pamamagitan ng kanilang mga saserdote. Ang 
mga lalaking ito ay pinagpipitaganan ng bayan at 
napakamaimpluwensiya, yamang kadalasa'y kabi- 
lang sila sa mga namamahala, o kaya'y malala- 
pit na tagapayo ng mga tagapamahala. Ang mga 
saserdote ang pinakaedukadong mga tao noon at 
karaniwan nang pinananatili nilang ignorante ang 
taong-bayan. Sa ganitong paraan ay sinamantala 
nila ang pagkamapamahiin ng mga tao at ang takot 
ng mga ito sa mga kababalaghan. Halimbawa, sa 
Ehipto, ang mga mamamayan ay pinapaniwala na 
dapat nilang sambahin ang Ilog Nilo bilang isang 
diyos at na ang kanilang mga saserdote ay may bi- 
gay-diyos na kontrol sa pana-panahong pag-apaw 
ng ilog, kung saan umaasa ang kanilang mga pana- 
nim. 

Ang ganitong pagpapalaganap ng pamahiin at 
kawalang-alam ay ibang-iba sa ginagawa ng mga 
saserdote ng Israel, na palaging nagbabasa at nag- 
tuturo ng Kautusan sa buong bansa. Sa Israel, dapat 
kilalanin ng bawat tao ang Diyos at alamin ang Ka- 
niyang kautusan. (Deu 6:1-3) Ang bayan mismo ay 
marunong bumasa at sumulat, yamang inutusan 
sila ni Jehova na basahin at ituro ang kaniyang ka- 
utusan sa kanilang mga anak.---Deu 6:4-9. 

Hindi pinagbatayan ng pagkasaserdote ng 
Israel. May mga nagsasabi na ang pagkasaser- 
dote ng Israel at ang marami sa mga tuntunin nito 
ay kinopya sa Ehipto. Ikinakatuwiran nila na si Moi- 
ses, ang tagapamagitan ng tipang Kautusan, ay lub- 
hang naimpluwensiyahan ng kaniyang naging bu- 
hay sa Ehipto, ng pagsasanay niya sa korte ni 
Paraon, at ng pagtuturo sa kaniya ng “lahat ng ka- 
runungan ng mga Ehipsiyo.” (Gaw 7:22) Gayun- 
man, ipinagwawalang-bahala nila na bagaman si 
Moises ang ginamit upang ibigay ang Kautusan sa 
Israel, hindi naman siya ang gumawa ng kautusang 
iyon. Ang Diyos na Jehova ang Tagapagbigay-Kau- 
tusan ng Israel (Isa 33:22), at gumamit siya ng mga 


SASERDOTE 


anghel upang ihatid ang Kautusan sa pamamagi- 
tan ng kamay ng tagapamagitang si Moises.---Gal 
3:19. 

Binalangkas ng Diyos ang bawat detalye ng pag- 
samba ng Israel. Ang mga plano ng tolda ng kapisa- 
nan ay ibinigay kay Moises (Exo 26:30), at ayon sa 
ulat ay inutusan siya: “Tiyakin mo na gagawin mo 
ang lahat ng bagay ayon sa parisan ng mga iyon na 
ipinakita sa iyo sa bundok.” (Heb 8:5, Exo 25:40) 
Ang lahat ng paglilingkod sa santuwaryo ay nagmu- 
la kay Jehova at kaayon ng kaniyang mga tagubilin. 
Paulit-ulit itong tinitiyak sa atin ng ulat sa pagsasa- 
bing ginawa ni Moises at ng mga anak ni Israel “ang 
ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova kay Moises. Ga- 
yung-gayon ang ginawa nila.” “Ayon sa lahat ng ini- 
utos ni Jehova kay Moises, gayon ginawa ng mga 
anak ni Israel ang lahat ng paglilingkod. At nakita ni 
Moises ang lahat ng gawain, at, narito! ginawa nila 
iyon gaya ng iniutos ni Jehova. Gayon nila ginawa.” 
“At ginawa ni Moises ang ayon sa lahat ng iniutos ni 
Jehova sa kaniya. Gayung-gayon ang ginawa niya.” 
--Exo 39:32, 42, 43; 40:16. 

Ayon sa mga Ehiptologo, may ilang pagkakatulad 
ang damit ng mga saserdoteng Ehipsiyo at ang da- 
mit ng mga saserdote ng Israel, halimbawa ay ang 
paggamit nila ng lino, inaahitan ang katawan ng 
mga saserdoteng Ehipsiyo, gaya rin ng mga Levita 
(bagaman hindi ito ginagawa ng mga saserdote ng 
Israel: Bil 8:7): mayroon din silang mga paghuhu- 
gas. Ngunit pinatutunayan ba ng ilang pagkakatu- 
lad na ito na pareho ang kanilang pinagmulan, o na 
yaong isa ay nagmula sa isa? Sa buong daigdig, 
magkakatulad ang materyales at pamamaraan na 
ginagamit sa paggawa ng mga damit, bahay, at gu- 
sali, at maging sa pagsasagawa ng pang-araw-araw 
na mga gawain, gaya ng paghuhugas, ngunit mala- 
ki rin ang pagkakaiba ng istilo at pamamaraan ng 
mga ito. Hindi natin sinasabing ang isa ay nagmula 
sa isa, o na ang damit o pagkilos ng mga iyon ay 
may magkatulad na relihiyoso o makasagisag na ka- 
hulugan. 

Sa kabuuan, walang pagkakatulad ang mga damit 
at gawain ng mga saserdoteng Israelita at mga sa- 
serdoteng Ehipsiyo. Halimbawa, ang mga saserdo- 
teng Israelita ay naglilingkod nang nakatapak, sa- 
mantalang ang mga saserdoteng Ehipsiyo naman 
ay nakasandalyas. Ibang-iba ang disenyo ng maha- 
habang damit ng mga saserdoteng Ehipsiyo, at ang 
kanilang mga damit at mga kagamitan ay kakikita- 
an ng mga sagisag na may kaugnayan sa pagsam- 
ba nila sa kanilang huwad na mga diyos. Inaahitan 
nila ang kanilang ulo, na hindi naman ginagawa ng 
mga saserdote ng Israel (Lev 21:5), at gumagamit 
sila ng mga peluka o nagsusuot ng kagayakan sa ulo 
na ibang-iba sa isinusuot ng mga saserdote ng 


SATANAS 


Israel, batay sa mga inskripsiyong natagpuan sa 
mga bantayog sa Ehipto. Karagdagan pa, nilinaw ni 
Jehova na hindi dapat tularan ng Israel ang alinman 
sa mga gawain ng Ehipto o ng ibang mga bansa, sa 
pagsamba man o sa ipinatutupad na mga batas ng 
mga ito.--Lev 18:1-4, Deu 6:14, 7:1-6. 

Kung gayon, walang saligan ang argumento ng 
mga nagtataguyod sa teoriya na ang pagkasaserdo- 
te ng Israel ay hinalaw sa Ehipto. Dapat nating tan- 
daan na ang konsepto ng paghahain at pagkasaser- 
dote ay orihinal na nanggaling sa Diyos, at mula pa 
noong una ay ipinamalas ito ng mga taong tapat 
gaya nina Abel at Noe, sa patriyarkal na lipunan ay 
isinagawa ito ni Abraham at ng iba pa. Samakatu- 
wid, lahat ng bansa ay nagmana ng kaalamang ito, 
bagaman napilipit ito sa iba't ibang anyo dahil ini- 
wan nila ang tunay na Diyos at ang dalisay na pag- 
samba. Palibhasa'y may likas na pagnanais na su- 
mamba ngunit walang patnubay ni Jehova, ang 
mga bansang pagano ay bumuo ng maraming liko 
at karumal-dumal pa ngang mga ritwal, na umakay 
sa kanila sa pagsalansang sa tunay na pagsamba. 

Kasuklam-suklam na mga gawain ng paga- 
nong mga saserdote. Noong panahon ni Moises, 
sinalansang siya ng mga saserdoteng Ehipsiyo sa 
harap ni Paraon, anupat sinikap nilang hiyain si 
Moises at ang kaniyang Diyos na si Jehova sa pama- 
magitan ng mahika. (Exo 7:11-13, 22, 8:7; 2Ti 3:8) 
Ngunit napilitan silang sumuko sa pagkatalo at ka- 
hihiyan. (Exo 8:18, 19; 9:11) Ang mga mananamba 
ni Molec ng Ammon ay naghain ng kanilang mga 
anak sa pamamagitan ng pagsunog sa mga ito 
sa apoy. (1Ha 11:5: 2Ha 23:10: Lev 18:21; 20:2-5) Gi- 
nawa rin ng mga Canaanitang mananamba ni Baal 
ang karima-rimarim na gawaing ito, at nagsagawa 
rin sila ng paghihiwa sa sarili at ng mahahalay, ka- 
suklam-suklam at imoral na mga ritwal. (Bil 25:1-3, 
1Ha 18:25-28, Jer 19:5) Ang mga saserdote ni Da- 
gon na diyos ng mga Filisteo at ang Babilonyong 
mga saserdote nina Marduk, Bel, at Ishtar ay nagsa- 
gawa ng mahika at panghuhula. (1Sa 6:2-9, Eze 
21:21, Dan 2:2, 27; 4:7, 9) Lahat ng mga ito ay su- 
mamba sa mga imaheng gawa sa kahoy, bato, at 
metal. Maging si Haring Jeroboam ng sampung- 
tribong kaharian ng Israel ay nag-atas ng mga 
saserdoteng mangangasiwa sa pagsamba sa mga 
ginintuang guya at “hugis-kambing na mga demon- 
yo” upang pigilan ang taong-bayan sa pakikibahagi 
sa tunay na pagsamba sa Jerusalem.--2Cr 11:15, 
13:9; tingnan din ang MIKAS Blg. 1. 

Hinahatulan ng Diyos ang di-awtorisadong 
mga pagkasaserdote. Mula't sapol ay salansang 
si Jehova sa lahat ng uri ng gawaing ito, na sa ka- 
tunayan ay pagsamba sa mga demonyo. (1Co 10:20, 
Deu 18:9-13, Isa 8:19, Apo 22:15) Kapag ang mga 


1106 


diyos na ito o ang mga saserdoteng kumakatawan 
sa kanila ay tahasang lumalaban kay Jehova, sila'y 
Kaniyang hinihiya. (1Sa 5:1-5: Dan 2:2, 7-12, 29, 30, 
5:15) Kadalasan, ang kanilang mga saserdote at 
mga propeta ay pinapatay. (1Ha 18:40, 2Ha 10:19, 
25-28, 11:18; 2Cr 23:17) At yamang noong umiiral 
pa ang tipang Kautusan ay walang ibang pagkasa- 
serdote na kinilala si Jehova maliban sa pagkasa- 
serdote ng sambahayan ni Aaron, makatuwiran 
lamang na ang tanging paraan ng paglapit kay 
Jehova ay yaong isinasagisag ng katungkulan ni 
Aaron, samakatuwid nga, ang pagkasaserdote ni 
Jesu-Kristo, na siya ring lalong dakilang Mataas na 
Saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melquise- 
dec. (Gaw 4:12: Heb 4:14: 1Ju 2:1, 2) Anumang 
pagkasaserdote na sumasalansang sa hinirang-ng- 
Diyos na Haring-Saserdote na ito at sa kaniyang 
mga katulong na saserdote ay dapat iwasan ng tu- 
nay na mga mananamba ng Diyos.---Deu 18:18, 19; 
Gaw 3:22, 23; Apo 18:4, 24. 
Tingnan ang MATAAS NA SASERDOTE. 


SATANAS [Mananalansang]. Sa maraming ta- 
lata sa Hebreong Kasulatan, lumilitaw ang salitang 
satan nang walang pamanggit na pantukoy (defi- 
nite article). Sa ganitong pagkagamit, ang unang 
paglitaw nito ay kumakapit sa anghel na tumayo sa 
daan upang hadlangan si Balaam nang humahayo 
siya para sumpain ang mga Israelita. (Bil 22:22, 32) 
Sa ibang mga paglitaw naman, tumutukoy ito sa 
mga taong kalaban ng ibang mga tao. (1Sa 29:4: 2Sa 
19:21, 22: 1Ha 5:4, 11:14, 23, 25) Kapag mayroon 
itong pamanggit na pantukoy na ha, tumutukoy ito 
kay Satanas na Diyablo, ang pangunahing Kalaban 
ng Diyos. (Job 1:6, tlb sa Rbi8, 2:1-7, Zac 3:1, 2) Sa 
halos lahat ng paglitaw sa Griegong Kasulatan, ang 
salitang sa-ta:'nas' ay tumutukoy kay Satanas na Di- 
yablo at kadalasa'y mayroon itong kasamang pa- 
manggit na pantukoy na ho. 

Ang Kaniyang Pasimula. Ipinakikita ng Ka- 
sulatan na hindi Satanas ang orihinal na pangalan 
ng nilalang na nakilala nang ganito. Sa halip, ibini- 
gay sa kaniya ang deskriptibong pangalang ito da- 
hil sa kaniyang pagsalansang at paglaban sa Diyos. 
Hindi sinasabi kung ano ang dati niyang pangalan. 
Ang Diyos lamang ang Maylalang, at “sakdal ang 
kaniyang gawa,” anupat doo'y walang masusumpu- 
ngang kawalang-katarungan o kalikuan. (Deu 32:4) 
Samakatuwid, noong una, ang isa na naging si Sa- 
tanas ay isang sakdal at matuwid na nilalang ng 
Diyos. Siya'y espiritung persona, sapagkat humaha- 
rap siya noon sa langit sa presensiya ng Diyos. (Job 
kab 1, 2; Apo 12:9) Ganito ang sinabi ni Jesu-Kristo 
tungkol sa kaniya: “Ang isang iyon ay mamamatay- 
tao nang siya ay magsimula, at hindi siya nanindi- 


1107 


gan sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay 
wala sa kaniya.” (Ju 8:44: 1Ju 3:8) Dito, ipinakita ni 
Jesus na dati'y nasa katotohanan si Satanas, ngunit 
iniwan niya ito. Pasimula sa kaniyang unang lanta- 
rang pagkilos nang italikod niya sina Adan at Eva 
mula sa Diyos, siya'y naging isang mamamatay-tao. 
Pinangyari niya ang kamatayan nina Adan at Eva, 
na nagdulot naman ng kasalanan at kamatayan sa 
supling ng mga ito. (Ro 5:12) Sa buong Kasulatan, 
ang mga katangian at mga pagkilos na iniuugnay sa 
kaniya ay maiuugnay lamang sa isang persona, hin- 
di sa isang abstraktong simulain ng kasamaan. Ma- 
liwanag na alam ng mga Judio, ni Jesus at ng 
kaniyang mga tagasunod, na si Satanas ay isang 
persona. 

Kaya naman, mula sa isang matuwid at sakdal na 
pasimula, ang espiritung persona na ito ay lumihis 
tungo sa kasalanan at kasiraan. Inilarawan ni San- 
tiago kung paano ito nangyayari: “Ang bawat isa ay 
nasusubok kapag nahihila at naaakit ng sarili ni- 
yang pagnanasa. Pagkatapos ang pagnanasa, kapag 
naglihi na ito, ay nagsisilang ng kasalanan, ang ka- 
salanan naman, kapag naisagawa na ito, ay naglulu- 
wal ng kamatayan.” (San 1:14, 15) Sa paanuman, tila 
may pagkakatulad ang landasing tinahak ni Satanas 
at niyaong sa hari ng Tiro, gaya ng inilarawan sa 
Ezekiel 28:11-19.--Tingnan ang KASAKDALAN (Ang 
unang makasalanan at ang hari ng Tiro). 

Samakatuwid, nililinaw ng Kasulatan na si Sata- 
nas ang nagsalita sa pamamagitan ng serpiyente, 
anupat dinaya niya si Eva para sumuway ito sa utos 
ng Diyos. Hinikayat naman ni Eva si Adan sa ga- 
yunding mapaghimagsik na landasin. (Gen 3:1-7, 
2Co 11:3) Dahil sa paggamit ni Satanas sa serpiyen- 
te, binansagan siya ng Bibliya ng titulong “Serpiyen- 
te,” na nang maglaon ay nangahulugang “manlilin- 
lang.” Siya rin ay naging “ang Manunukso" (Mat 
4:3) at isang sinungaling, ang “ama ng kasinungali- 
ngan.”--Ju 8:44, Apo 12:9. 

Ibinangon ang Usapin Tungkol sa Sobera- 
nya. Noong lumapit si Satanas kay Eva (sa pa- 
mamagitan ng pananalita ng serpiyente), hinamon 
niya ang pagiging marapat at matuwid ng sobera- 
nya ni Jehova. Ipinahiwatig niya na may ipinagka- 
kait ang Diyos sa babae. Pinagbintangan din niyang 
sinungaling ang Diyos dahil sinabi Niya na mama- 
matay si Eva kung kakain ito ng ipinagbabawal na 
bunga. Pinapaniwala rin ni Satanas si Eva na ito'y 
magiging malaya at independiyente sa Diyos, anu- 
pat magiging tulad ng Diyos. Sa ganitong paraan, 
itinaas ng balakyot na espiritung ito ang kaniyang 
sarili nang higit kaysa sa Diyos sa paningin ni Eva, 
at si Satanas ay naging diyos ni Eva, bagaman nang 
panahong iyon ay maliwanag na hindi alam ni Eva 
kung sino ang nandaraya sa kaniya. Sa ginawang ito 


SATANAS 


ni Satanas, isinailalim niya ang unang lalaki't babae 
sa kaniyang pangunguna at kontrol, at siya'y tuma- 
yo bilang karibal na diyos na salansang kay Jehova. 
--Gen 3:1-7. 

Sinasabi ng Bibliya na nang maglaon, si Satanas 
bilang karibal na diyos ay humarap kay Jehova sa 
langit. Hinamon niya si Jehova sa pagsasabing ma- 
itatalikod niya ang lingkod ng Diyos na si Job mula 
sa Kaniya, at sa gayo'y ipinahiwatig na maitatalikod 
din niya ang kahit sinong lingkod ng Diyos. Sa diwa, 
pinaratangan niya ang Diyos ng di-matuwid na pag- 
bibigay kay Job ng lahat ng bagay, lakip na ang lu- 
bos na proteksiyon, anupat hindi magawang subu- 
kin ni Satanas si Job at ipakita kung ano talaga ang 
nasa puso nito, na diumano'y masama, ayon sa pa- 
hiwatig ni Satanas. Pinalitaw niya na naglilingkod 
lamang si Job sa Diyos dahil sa makasariling mga 
kadahilanan. Nilinaw ni Satanas ang puntong ito ng 
kaniyang argumento nang sabihin niya: “Balat kung 
balat, at ang lahat ng pag-aari ng isang tao ay ibibi- 
gay niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa. Upang 
mapaiba naman, iunat mo ang iyong kamay, paki- 
suyo, at galawin mo siya hanggang sa kaniyang 
buto at sa kaniyang laman at tingnan mo kung hin- 
di ka niya susumpain nang mukhaan.”---Job 1:6-12, 
2:1-7, tingnan ang SOBERANYA. 

Sa natatanging kaso na ito, pinahintulutan ni Je- 
hova si Satanas na magpasapit ng kapahamakan kay 
Job. Hindi Siya nakialam nang pangyarihin ni Sata- 
nas na lumusob ang mga mandarambong na Sabea- 
no at malipol ang mga kawan at mga pastol sa pa- 
mamagitan ng tinagurian ng mensahero ni Job 
na “mismong apoy ng Diyos” mula sa langit. Hindi 
sinasabi ng ulat kung iyon ay kidlat o iba pang uri 
ng apoy. Pinangyari rin ni Satanas ang isang paglu- 
sob ng tatlong pangkat ng mga Caldeo, pati na ang 
isang buhawi. Dahil dito, namatay ang lahat ng mga 
anak ni Job at nasira ang kaniyang ari-arian. Bilang 
panghuli, nagpasapit si Satanas kay Job ng isang ka- 
rima-rimarim na sakit.--Job 1:13-19, 2:7, 8. 

Isinisiwalat nito ang lakas at kapangyarihan ng 
espiritung nilalang na si Satanas, gayundin ang ka- 
niyang mabalasik at mapamaslang na saloobin. 

Gayunman, mahalagang pansinin na kinilala ni 
Satanas na wala siyang magagawa laban sa tuwi- 
rang utos ng Diyos, sapagkat hindi niya hinamon 
ang kapangyarihan at awtoridad ng Diyos nang 
pagbawalan siyang kitlin ang buhay ni Job.---Job 
2:6. 

Patuluyang Pagsalansang sa Diyos. Sa pa- 
mamagitan ng paghamon sa Diyos at pagpapara- 
tang ng kawalang-integridad sa mga lingkod ng 
Diyos, namuhay si Satanas ayon sa kaniyang ti- 
tulong “Diyablo,” na nangangahulugang “Manini- 
rang-puri,” isang titulong nararapat sa kaniya dahil 


SATANAS 


siniraang-puri niya ang Diyos na Jehova sa hardin 
ng Eden. 

Sinamahan ng iba pang mga balakyot na de- 
monyo. Bago ang Baha noong mga araw ni Noe, 
lumilitaw na iniwan ng ibang mga anghel ng Diyos 
ang kanilang wastong tirahan sa langit, pati na ang 
kanilang mga atas doon. Sila'y nagkatawang-tao, 
nanirahan sa lupa, nag-asawa ng mga babae at 
nagluwal ng mga supling na tinatawag na mga Ne- 
filim. (Gen 6:1-4, 1Pe 3:19, 20, 2Pe 2:4, Jud 6; ting- 
nan ang ANAK NG DIYOS, [MGA]: NEFILIM.) Palibhasa'y 
iniwan nila ang paglilingkod sa Diyos, ang mga ang- 
hel na ito'y napasailalim ng kontrol ni Satanas. Kaya 
naman si Satanas ay tinatawag na “ang tagapama- 
hala ng mga demonyo.” Minsan, nang magpalayas 
si Jesus ng mga demonyo mula sa isang tao, inaku- 
sahan siya ng mga Pariseo na ginawa niya iyon sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ni “Beelzebub, ang 
tagapamahala ng mga demonyo.” Ipinakita ng sa- 
got ni Jesus na si Satanas ang kanilang tinutukoy: 
“Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, nababaha- 
gi siya laban sa kaniyang sarili.”---Mat 12:22-27. 

Iniugnay ng apostol na si Pablo si Satanas sa “ba- 
lakyot na mga puwersang espiritu sa makalangit na 
mga dako,” at tinukoy niya sila bilang “mga tagapa- 
mahala ng sanlibutan ng kadilimang ito.” (Efe 6:11, 
12) Bilang isang puwersang namamahala sa di- 
nakikitang dako sa palibot ng lupa, si Satanas ang 
“tagapamahala ng awtoridad ng hangin.” (Efe 2:2) 
Sa Apocalipsis, ipinakikitang siya ang isa na “nagli- 
ligaw sa buong tinatahanang lupa.” (Apo 12:9) Sina- 
bi ng apostol na si Juan na “ang buong sanlibutan 
ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.” (1Ju 
5:19) Samakatuwid, siya ang “tagapamahala ng san- 
libutang ito.” (Ju 12:31) Kaya naman isinulat ni San- 
tiago na “ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay 
pakikipag-alit sa Diyos. "---San 4:4. 

Ang Kaniyang Pakikipagbaka Upang Puksa- 
in ang “Binhi.” Maaga pa lamang ay tinangka 
na ni Satanas na hadlangan ang pagdating ng ipina- 
ngakong “binhi” sa pamamagitan ni Abraham. (Gen 
12:7) Maliwanag na sinikap niyang dumhan si Sara 
upang hindi ito maging karapat-dapat na magdala 
ng binhi, ngunit ipinagsanggalang ng Diyos si Sara. 
(Gen 20:1-18) Ginawa niya ang kaniyang buong 
makakaya upang puksain yaong mga pinili ng Diyos 
bilang binhi ni Abraham, ang bansang Israel, sa pa- 
mamagitan ng paghikayat sa kanila na magkasala 
at pagbubuyo sa ibang mga bansa na makipaglaban 
sa kanila, gaya ng ipinakikita ng buong kasaysayan 
ng Bibliya. Sa ambisyosong pagtatangka ni Satanas 
na kalabanin ang Diyos, may isang pangyayari na 
nagmistulang tagumpay sa paningin ni Satanas. 
Iyon ay noong lupigin ng hari ng Babilonya, na Ikat- 
long Kapangyarihang Pandaigdig sa kasaysayan ng 


1108 


Bibliya, ang Jerusalem, anupat ibinagsak niya ang 
pamamahala ni Haring Zedekias, na mula sa linya 
ni David, at winasak ang templo ni Jehova, sa ga- 
yo'y itiniwangwang ang Jerusalem at Juda.---Eze 
21:25-27. 

Bilang kasangkapan ni Satanas, binihag ng nama- 
mahalang dinastiya ng Babilonya, na pinangunahan 
ni Nabucodonosor, ang mga tapong Israelita sa loob 
ng 68 taon, hanggang sa bumagsak ang Babilonya. 
Walang intensiyon ang Babilonya na palayain kai- 
lanman ang mga bihag nito, at sa gayo'y masasala- 
min sa kaniya ang mapaghambog at ambisyosong 
mga pagtatangka ni Satanas bilang karibal na diyos 
na salansang kay Jehova na Soberano ng Sansinu- 
kob. Sa totoo, ang mga Babilonyong hari, na suma- 
samba sa kanilang idolong diyos na si Marduk, sa di- 
yosang si Ishtar, at sa maraming iba pang diyos, ay 
mga mananamba ng mga demonyo at, bilang baha- 
gi ng sanlibutang hiwalay kay Jehova ay pawang 
nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas.--Aw 96:5; 
1Co 10:20, Efe 2:12, Col 1:21. 

Pinuspos ni Satanas ang hari ng Babilonya ng am- 
bisyon na ganap na magpuno sa buong lupa, ma- 
ging sa “trono ni Jehova” (1Cr 29:23) at sa “mga bi- 
tuin ng Diyos,” ang mga hari sa linya ni David 
na nakaupo sa trono sa Bundok Moria (kung pa- 
lalawakin ang pagkakapit, sa Sion). Ang ‘haring’ 
ito, samakatuwid nga, ang dinastiya ng Babilonya, 
ay "nagtaas ng kaniyang sarili sa kaniyang puso, 
at sa kaniyang paningin at sa paningin ng kani- 
yang mga tagahanga ay isa siyang “nagnining- 
ning,” isang “anak ng bukang-liwayway.” (Sa ilang 
bersiyon, pinanatili ang terminong “Lucifer” na gi- 
namit sa Latin na Vulgate. Gayunman, isa lamang 
itong salin ng salitang Hebreo na heh-lel, “isa na 
nagniningning.” Ang heh-lel’ ay hindi isang panga- 
lan o titulo kundi isang terminong naglalarawan 
sa mapaghambog na posisyong kinuha ng Babi- 
lonyong dinastiya ng mga hari sa linya ni Nabu- 
codonosor.) (Isa 14:4-21) Yamang ang Babilonya 
ay isang kasangkapan ni Satanas, masasalamin sa 
“hari” nito ang ambisyosong pagnanasa mismo ni 
Satanas. Muli ay iniligtas ni Jehova ang kaniyang 
bayan sa pamamagitan ng pagsasauli sa kanila sa 
kanilang lupain, hanggang sa dumating ang tunay 
na Binhing ipinangako.--Ezr 1:1-6. 

Mga pagtatangkang tisurin si Jesus. Palib- 
hasa'y nakilala ni Satanas na si Jesus ang Anak ng 
Diyos at na siya ang inihulang susugat sa kaniya sa 
ulo (Gen 3:15), ginawa niya ang lahat ng kaniyang 
makakaya upang puksain si Jesus. Gayunpaman, 
nang ipatalastas ng anghel na si Gabriel kay Maria 
na ipaglilihi nito si Jesus, sinabi niya sa kaniya: 
“Ang banal na espiritu ay darating sa iyo, at ang ka- 
pangyarihan ng Kataas-taasan ay lililim sa iyo. Sa 


1109 


dahilan ding iyan kung kaya ang ipanganganak ay 
tatawaging banal, Anak ng Diyos.” (Luc 1:35) Ini- 
ngatan ni Jehova ang kaniyang Anak. Nabigo ang 
mga pagtatangkang puksain si Jesus nang siya'y 
isang sanggol pa lamang. (Mat 2:1-15) Patuloy na 
pinrotektahan ng Diyos si Jesus noong panahon ng 
kaniyang kabataan. Pagkatapos ng kaniyang bautis- 
mo, lumapit si Satanas kay Jesus sa ilang taglay ang 
tatlong matitinding tukso, anupat lubusang sinubok 
ang kaniyang debosyon kay Jehova. Sa isang pagsu- 
bok, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng 
mga kaharian ng sanlibutan, na inaangking kaniya 
ang mga iyon. Hindi sinalungat ni Jesus ang pag- 
aangking ito. Gayunman, kahit isang saglit ay hin- 
di inisip ni Jesus na kunin sa mabilisang paraan ang 
kaniyang paghahari, ni binalak man niyang guma- 
wa ng anumang bagay para lamang palugdan ang 
kaniyang sarili. Ang kaniyang kagyat na tugon kay 
Satanas ay, “Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasu- 
sulat, 'Si Jehova na iyong Diyos ang sasambahin 
mo, at sa kaniya ka lamang mag-uukol ng sagra- 
dong paglilingkod.”” Dahil dito, “ang Diyablo... ay 
humiwalay sa kaniya hanggang sa iba pang kum- 
binyenteng panahon.” (Mat 4:1-11; Luc 4:13) Ipina- 
kikita nito na totoo ang mga isinulat ni Santiago 
nang maglaon: “Salansangin ninyo ang Diyablo, at 
tatakas siya mula sa inyo.”--San 4:7. 

Laging mapagbantay si Jesus sa mga pakana ni 
Satanas at sa hangarin nito na pangyarihin ang ka- 
niyang pagkapuksa sa pamamagitan ng pagpapaisip 
sa kaniya ng isang bagay na salungat sa kalooban ni 
Jehova. Napatunayan ito minsan nang si Pedro, sa 
kabila ng mabuting intensiyon, ay aktuwal na mag- 
harap ng tukso sa kaniya. Bago pa nito ay binanggit 
na ni Jesus ang pagdurusa at kamatayan na kani- 
yang daranasin. “Dahil dito ay dinala siya ni Pedro 
sa tabi at sinimulan siyang sawayin, na sinasabi: 
‘Maging mabait ka sa iyong sarili, Panginoon, hindi 
kailanman mangyayari sa iyo ang kahihinatnang 
ito. Ngunit, pagtalikod niya, sinabi niya kay Pedro: 
'Lumagay ka sa likuran ko, Satanas! Ikaw ay isang 
katitisuran sa akin, sapagkat iniisip mo, hindi ang 
mga kaisipan ng Diyos, kundi yaong sa mga tao.'” 
--Mat 16:21-23. 

Nanganib si Jesus sa buong panahon ng kani- 
yang ministeryo. Gumamit si Satanas ng mga taong 
ahente upang salansangin si Jesus, anupat nagsisi- 
kap na siya'y tisurin o patayin. Noong minsan, aaga- 
win na sana ng mga tao si Jesus upang gawin 
siyang hari. Ngunit ayaw niya iyon. Tatanggapin la- 
mang niya ang paghahari sa panahon at paraang 
itinakda ng Diyos. (Ju 6:15) Noong isa pang pagka- 
kataon, tinangka siyang patayin ng kaniyang mga 
kababayan. (Luc 4:22-30) Palagi siyang nililigalig ng 
mga taong ginagamit ni Satanas upang hulihin siya. 


SATANAS 


(Mat 22:15) Ngunit sa lahat ng mga pagsisikap ni 
Satanas, nabigo siyang pagkasalahin si Jesus sa ka- 
liit-liitang bagay, sa isip man o sa gawa. Napatuna- 
yan na si Satanas ay talagang sinungaling, at nabi- 
go siya sa kaniyang paghamon sa soberanya ng 
Diyos at sa katapatan ng mga lingkod ng Diyos. 
Gaya ng sinabi ni Jesus nang malapit na siyang ma- 
matay: “Ngayon ay may paghatol sa sanlibutang 
ito, ngayon ay palalayasin ang tagapamahala ng 
sanlibutang ito,” na napatunayang sinungaling. (Ju 
12:31) Sa pamamagitan ng kasalanan, nagkaroon si 
Satanas ng mahigpit na kapit sa buong sangkatau- 
han. Gayunman, palibhasa'y alam ni Jesus na ma- 
lapit nang pangyarihin ni Satanas ang kaniyang ka- 
matayan, ganito ang nasabi niya matapos niyang 
ipagdiwang ang kaniyang huling Paskuwa kasama 
ng kaniyang mga alagad: “Ang tagapamahala ng 
sanlibutan ay dumarating. At wala siyang kapang- 
yarihan sa akin. “--Ju 14:30. 

Pagkalipas ng ilang oras, nagtagumpay si Satanas 
na maipapatay si Jesus. Una'y nakontrol niya ang 
isa sa mga apostol ni Jesus, pagkatapos ay ginamit 
niya ang mga lider na Judio at ang Kapangyarihang 
Pandaigdig ng Roma upang ipapatay si Jesus sa 
isang masakit at kahiya-hiyang paraan. (Luc 22:3, 
Ju 13:26, 27: kab 18, 19) Dito, kumilos si Satanas bi- 
lang “ang isa na may kakayahang magpangyari ng 
kamatayan, samakatuwid nga, ang Diyablo.” (Heb 
2:14: Luc 22:53) Subalit dito ay nabigo si Satanas 
na isulong ang kaniyang tunguhin. Bagaman la- 
bag sa kaniyang kalooban ay tinupad lamang niya 
ang hula, na humihiling na mamatay si Jesus bi- 
lang isang hain. Ang kamatayan ni Jesus sa kawa- 
lang-kapintasan ay naglaan ng pantubos na halaga 
para sa sangkatauhan, at sa pamamagitan ng kani- 
yang kamatayan (at ng pagbuhay-muli sa kaniya 
ng Diyos), maaari nang tulungan ni Jesus ang ma- 
kasalanang sangkatauhan na makatakas sa mahig- 
pit na kapit ni Satanas, sapagkat, gaya ng nasusulat, 
si Jesus ay naging dugo at laman “upang sa pama- 
magitan ng kaniyang kamatayan ay mapawi niya 
ang isa na may kakayahang magpangyari ng kama- 
tayan, samakatuwid nga, ang Diyablo: at upang ma- 
palaya niya ang lahat niyaong mga dahil sa takot 
sa kamatayan ay napasailalim sa pagkaalipin sa bu- 
ong buhay nila.”---Heb 2:14, 15. 

Patuloy na nakikipaglaban sa mga Kristi- 
yano. Pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay- 
muli ni Jesus, patuloy na nakipaglaban si Satanas sa 
mga tagasunod ni Kristo. Maraming patotoo nito sa 
mga ulat na nasa aklat ng Mga Gawa at mga liham 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sinabi ni Pa- 
blo na binigyan siya ng “isang tinik sa laman, isang 
anghel ni Satanas, upang palaging sumampal” sa 
kaniya. (2Co 12:7) At gaya ng ginawa niya kay 


SATANAS 


Eva, ikinubli ni Satanas ang kaniyang tunay na 
personalidad at mga layunin sa pamamagitan ng 
"pag-aanyong isang anghel ng liwanag.” Nagkaroon 
siya ng mga ahente, mga ministro na lagi ring 
nag-aanyong mga ministro ng katuwiran.” (2Co 11: 
14, 15) Ang mga halimbawa ng mga ito ay ang 
mga bulaang apostol na kumalaban kay Pablo (2Co 
11:13) at yaong mga nasa Smirna “na nagsabing sila 
nga ay mga Judio, at gayunma'y hindi sila gayon 
kundi isang sinagoga ni Satanas.” (Apo 2:9) Hindi 
humihinto si Satanas sa pag-akusa sa mga Kristiya- 
no “araw at gabi,” anupat hinahamon ang kanilang 
katapatan, gaya ng ginawa niya kay Job. (Apo 
12:10, Luc 22:31) Mabuti na lamang at ang mga 
Kristiyano ay may “katulong sa Ama, si Jesu-Kristo, 
isa na matuwid,” na humaharap sa persona ng 
Diyos alang-alang sa kanila.-- 1Ju 2:1. 

Ang Pagbubulid sa Kaniya sa Kalaliman 
at ang Kaniyang Pangkatapusang Pagkapuksa. 
Nang pangyarihin ni Satanas na maghimagsik si 
Eva at si Adan laban sa Diyos, sinabi ng Diyos sa 
serpiyente (sa aktuwal ay si Satanas ang kinakausap, 
yamang hindi naman mauunawaan ng isang hamak 
na hayop ang mga usaping nasasangkot): “Alabok 
ang kakainin mo sa lahat ng mga araw ng iyong bu- 
hay. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at 
ng babae at sa pagitan ng iyong binhi at ng kani- 
yang binhi. Siya ang susugat sa iyo sa ulo at ikaw 
ang susugat sa kaniya sa sakong.” (Gen 3:14, 15) 
Dito, ipinabatid ng Diyos na yamang pinalayas na si 
Satanas mula sa banal na organisasyon ng Diyos, 
wala na siyang pag-asa na makatutustos sa kani- 
yang buhay kundi 'kakain siya ng alabok, wika nga, 
hanggang siya'y mamatay. Sa dakong huli, ang 
“binhi” ang susugat sa kaniya sa ulo, na isang sugat 
na ikamamatay niya. Noong nasa lupa si Kristo, ki- 
nilala ng mga demonyo na siya ang maghahagis sa 
kanila sa “kalaliman,” maliwanag na isang kalaga- 
yan na doo'y mapipigilan sila, at sa katulad na ulat 
ay tinutukoy bilang “pahirap. ---Mat 8:29: Luc 8:30, 
31, tingnan ang PAHIRAP. 

Sa aklat ng Apocalipsis, inilalarawan ang mga hu- 
ling araw ni Satanas at ang kaniyang katapusan. Ini- 
uulat ng Apocalipsis na kapag kinuha na ni Kristo 
ang kapangyarihan ng Kaharian, si Satanas ay iha- 
hagis mula sa langit tungo sa lupa, anupat hindi na 
siya makaparoroon sa langit, gaya ng ginagawa niya 
noong mga araw ni Job at sa loob ng maraming sig- 
lo. (Apo 12:7-12) Pagkatapos ng pagkatalong ito ni 
Satanas, mayroon na lamang siyang “maikling yug- 
to ng panahon,” na doo'y makikipagdigma siya sa 
‘mga nalalabi sa binhi ng babae, na tumutupad sa 
mga utos ng Diyos at may gawaing pagpapatotoo 
tungkol kay Jesus.’ Dahil sa kaniyang pagtatang- 
kang lamunin ang mga nalalabi sa binhi ng ba- 


1110 


bae, siya'y tinatawag na “dragon,” isang manlululon 
o mandudurog. (Apo 12:16, 17; ihambing ang Jer 
51:34, kung saan nagsasalita si Jeremias para sa Je- 
rusalem at Juda, sa pagsasabing: “Nilulon [ako ni 
Nabucodorosor na hari ng Babilonya] gaya ng isang 
malaking ahas [o, “isang dragon,” tlb sa Rbi8].”) Sa 
naunang deskripsiyon tungkol sa kaniyang pakiki- 
paglaban sa babae at sa kaniyang mga pagtatang- 
kang lamunin ang lalaking anak nito, inilalarawan 
siya bilang “isang malaking dragon na kulay-apoy.” 
--Apo 12:3. 

Inilalahad ng ika-20 kabanata ng Apocalipsis ang 
paggapos kay Satanas at pagbubulid sa kaniya sa 
kalaliman sa loob ng isang libong taon, sa pamama- 
gitan ng kamay ng isang dakilang anghel, na wa- 
lang alinlangang si Jesu-Kristo, ang may-hawak 
sa susi ng kalaliman at ang “binhi” na susugat sa ulo 
ni Satanas.--Ihambing ang Apo 1:18; tingnan ang 
KALALIMAN. 

Mauuwi sa masaklap na pagkatalo ang panghuling 
pagsisikap ni Satanas. Sinasabi ng hula na siya'y pa- 
kakawalan nang “kaunting panahon” sa sandaling 
matapos na ang Sanlibong Taong Paghahari ni Kris- 
to, at na pangungunahan niya ang mga taong ma- 
paghimagsik sa isa pang pagsalakay sa soberanya 
ng Diyos. Ngunit siya'y ihahagis (kasama ng kani- 
yang mga demonyo) sa lawa ng apoy at asupre, ang 
walang-hanggang pagkapuksa.--Apo 20:1-3, 7-10, 
ihambing ang Mat 25:41, tingnan ang LAWA NG APOY. 


Ano ang ibig sabihin ng ‘pagbibigay 
ng isang tao kay Satanas para sa 
pagkapuksa ng laman”? 


Nang tagubilinan ng apostol na si Pablo ang kong- 
regasyon sa Corinto hinggil sa aksiyon na dapat ga- 
win sa isang miyembro ng kongregasyon na may- 
kabalakyutang nagkakasala ng insesto sa asawa ng 
ama nito, sumulat siya: “Ibigay ninyo ang gayong 
tao kay Satanas para sa pagkapuksa ng laman.” (1Co 
5:5) Ito ay isang utos para itiwalag ang lalaking iyon 
mula sa kongregasyon at putulin ang lahat ng paki- 
kipagsamahan sa kaniya. (1Co 5:13) Ang pagbibigay 
sa kaniya kay Satanas ay mag-aalis sa kaniya sa 
kongregasyon tungo sa sanlibutan na doo'y si Sata- 
nas ang diyos at tagapamahala. Gaya ng “kaunting 
lebadura” sa “buong limpak” ng masa, ang lalaking 
ito ang “laman,” o makalamang elemento sa loob 
ng kongregasyon. Sa pamamagitan ng pag-aalis sa 
lalaking ito na nagkasala ng insesto, mapupuksa 
ng palaisip-sa-espirituwal na kongregasyon ang “la- 
man” mula sa gitna nito. (1Co 5:6, 7) Sa katulad 
na paraan, ibinigay ni Pablo sina Himeneo at Ale- 
jandro kay Satanas, sapagkat itinakwil nila ang pa- 
nanampalataya at ang isang mabuting budhi at 


1111 


dumanas sila ng pagkawasak may kinalaman sa ka- 
nilang pananampalataya.--1Ti 1:20. 

Nang maglaon, maliwanag na nagsisi at nagbago 
ang lalaking nagkasala ng insesto sa Corinto, anupat 
naudyukan ang apostol na si Pablo na irekomenda 
na tanggapin itong muli sa kongregasyon. Nang pi- 
napayuhan niya sila na magpatawad, ang isang da- 
hilan na ibinigay niya ay “upang huwag tayong ma- 
lamangan ni Satanas, sapagkat hindi naman tayo 
walang-alam sa kaniyang mga pakana.” (2Co 2:11) 
Noong una, isinadlak ni Satanas ang kongregasyon 
sa isang masamang kalagayan anupat kinailangan 
silang sawayin ng apostol dahil masyado silang na- 
ging maluwag. Sa katunayan, pinahintulutan nila 
ang taong balakyot na magpatuloy sa kaniyang ga- 
wain nang hindi iniisip ang kadustaang dulot niya- 
on, anupat “nagmamalaki” sila sa pagpapahintulot 
niyaon. (1Co 5:2) Samantala, kung gagawin naman 
nila ngayon ang kabaligtaran at tatanggi silang pa- 
tawarin ang isa na nagsisisi, malalamangan sila ni 
Satanas sa ibang paraan, samakatuwid nga, maaari 
niyang samantalahin ang kanilang pagiging mati- 
gas at di-mapagpatawad. Sa pamamagitan ng Salita 
ng Diyos, ang mga Kristiyano ay naliliwanagan 
tungkol sa pag-iral ni Satanas, sa kaniyang kapang- 
yarihan, sa kaniyang mga pakana at mga layunin, 
at sa kaniyang paraan ng pagkilos, upang malaba- 
nan nila ang espirituwal na kaaway na ito sa pama- 
magitan ng espirituwal na mga sandatang inilalaan 
ng Diyos.---Efe 6:13-17. 


SATRAPA [sa Ingles, satrap]. Sa mga imperyo 
ng Babilonya at ng Persia, isang kinatawang pinuno, 
o gobernador ng isang probinsiya, na inatasan ng 
hari bilang punong tagapamahala ng isang nasasa- 
kupang distrito. Binanggit ni Daniel ang mga satra- 
pa na naglilingkod sa Imperyo ng Babilonya sa 
ilalim ni Nabucodonosor. (Dan 3:1-3) Pagkatapos 
na malupig ng mga Medo at mga Persiano ang Ba- 
bilonya, nag-atas si Dario na Medo ng 120 satrapa 
sa kaniyang buong kaharian. (Dan 6:1) Nagkaroon si 
Ezra ng pakikipag-ugnayan sa mga satrapa noong 
panahon ni Haring Artajerjes ng Persia. (Ezr 8:36) 
Noon namang mga araw nina Esther at Mardokeo, 
mga satrapa ang nangangasiwa sa 127 nasasaku- 
pang distrito sa ilalim ng Persianong hari na si 
Ahasuero. (Es 1:1) Palibhasa'y opisyal na mga ki- 
natawan ng hari, nananagot sila sa kaniya at mala- 
ya silang nakalalapit sa kaniya. Dahil dito, malaki 
ang kanilang impluwensiya at kapangyarihan bi- 
lang mga pinunong sibil at pulitikal. Sila ang lumi- 
likom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharli- 
kang korte ang itinakdang tributo. 

Si Daniel, bilang isa sa tatlong matataas na opis- 
yal sa ilalim ni Dario na namamahala sa 120 satra- 
pa, ay naging bukod-tangi sa lahat ng mga ito anu- 


SAUL 


pat inisip ng hari na itaas siya sa buong kaharian. 
Dahil sa inggit, nagpakana ang mga opisyal at mga 
satrapa upang maihagis si Daniel sa yungib ng mga 
leon. Hindi sinasabi ng Bibliya kung ilan sa mga sat- 
rapa ang personal na pumaroon sa hari at nagharap 
ng akusasyon. Ngunit si Jehova ay suma kay Daniel, 
anupat isinugo niya ang kaniyang anghel upang iti- 
kom ang mga bibig ng mga leon. Pagkatapos nito, 
iniutos ni Dario na ang mga opisyal na ito na nani- 
rang-puri kay Daniel, kasama ang kanilang mga 
asawa at ang kanilang mga anak, ay ihagis sa yu- 
ngib upang patayin ng mga leon.---Dan 6:1-24. 

Tungkol sa pagkakaorganisa ng mga satrapa sa 
ilalim ni Ciro na Persiano, sinasabi ng aklat na His- 
tory of the Persian Empire: “Ang bawat isa [sa mga 
probinsiya] ay pinamahalaan ng isang satrapa na 
ang titulo ay literal na nangangahulugang 'tagapag- 
sanggalang ng Kaharian.” Bilang kahalili ng isang 
hari, anupat namamahala siya sa isang napakala- 
king teritoryo, ang totoo ay isa siyang monarka na 
may isang maliit na korte. Hindi lamang niya bina- 
likat ang sibil na pangangasiwa kundi siya rin ay ku- 
mandante ng kinalap niyang hukbo. Nang ang kani- 
yang katungkulan ay maging namamana, nagdulot 
iyon ng malaking panganib sa sentral na awtori- 
dad. Upang mapagtagumpayan ang panganib na 
ito, nagsagawa ng ilang paghihigpit: ang kalihim ng 
satrapa, ang kaniyang punong opisyal sa pananala- 
pi, at ang heneral na nangangasiwa sa garison na 
nakahimpil sa kuta ng bawat isa sa mga kabisera ng 
mga satrapa ay inilagay sa ilalim ng tuwirang pag- 
uutos ng dakilang hari at personal silang pinag- 
uulat sa hari. Higit pang mabisang pagkontrol ang 
isinagawa ng ‘mata ng hari (o 'tainga ng hari’ 
o “mensahero ng hari’), [isang opisyal] na taun-taon 
ay maingat na nagsiyasat sa bawat probinsiya. ”---Ni 
A. T. Olmstead, 1948, p. 59. 


SAUL 
Diyos]]. 

1. Isang Benjamita na nagmula kay Jeiel (ipina- 
palagay na tinatawag ding Abiel) sa pamamagitan 
ni Ner at ni Kis (1Cr 8:29-33; 9:35-39; tingnan ang 
ABIEL Blg. 1): ang unang hari ng Israel na pinili ng 
Diyos. (1Sa 9:15, 16, 10:1) Si Saul ay nanggaling sa 
isang mayamang pamilya. Siya ay isang makisig 
na lalaki, na mula sa ulo at mga balikat ay mas ma- 
tangkad kaysa sa lahat ng iba pa sa kaniyang ban- 
sa, at mayroon siyang pambihirang pisikal na la- 
kas at liksi. (1Sa 9:1, 2: 2Sa 1:23) Ang pangalan ng 
kaniyang asawa ay Ahinoam. Nagkaanak si Saul ng 
di-kukulangin sa pitong anak na lalaki, sina Jona- 
tan, Isvi, Malki-sua, Abinadab, Is-boset (Esbaal), 
Armoni, at Mepiboset, at dalawang anak na babae, 
sina Merab at Mical. Si Abner, maliwanag na tiyo 
ni Haring Saul (tingnan ang ABNER), ay naglingkod 


[Itinanong [sa Diyos]: Isinangguni [sa 


SAUL 


bilang pinuno ng hukbong Israelita.--1Sa 14:49, 
50; 2Sa 2:8; 21:8: 1Cr 8:33. 

Si Saul ay nabuhay sa isang maligalig na panahon 
sa kasaysayan ng Israel. Dahil sa paniniil ng mga Fi- 
listeo, lubhang humina ang hukbong militar ng ban- 
sa (1Sa 9:16, 13:19, 20), at nagbanta ng pagsalakay 
ang mga Ammonita sa ilalim ni Haring Nahas. (1Sa 
12:12) Bagaman may-katapatang naghukom si Sa- 
muel sa Israel, binaluktot naman ng kaniyang mga 
anak ang katarungan. (1Sa 8:1-3) Palibhasa'y mina- 
las ang situwasyon mula sa punto de vista ng tao 
anupat naiwala sa isipan na kayang ipagsanggalang 
ni Jehova ang kaniyang bayan, ang matatandang la- 
laki ng Israel ay lumapit kay Samuel at humiling na 
mag-atas siya ng isang hari sa kanila.---1Sa 8:4, 5. 

Pinahiran Bilang Hari. Pagkatapos nito ay pi- 
natnubayan ni Jehova ang mga bagay-bagay upang 
ilaan ang pagkakataon para sa pagpapahid kay Saul 
bilang hari. Kasama ng kaniyang tagapaglingkod, 
hinanap ni Saul ang nawawalang mga asnong babae 
ng kaniyang ama. Yamang walang ibinunga ang 
paghahanap, ipinasiya niyang umuwi na. Ngunit 
iminungkahi ng kaniyang tagapaglingkod na humi- 
ngi sila ng tulong sa “lalaki ng Diyos" na napabali- 
tang nasa isang kalapit na lunsod. Naging dahilan ito 
upang makilala ni Saul si Samuel. (1Sa 9:3-19) Sa ka- 
niyang unang pakikipag-usap kay Samuel, ipinakita 
ni Saul na isa siyang taong may kahinhinan. (1Sa 9: 
20, 21) Matapos kumaing kasama ni Saul sa isang 
kainan ukol sa paghahain, patuloy na nakipag-usap 
si Samuel sa kaniya. Kinaumagahan, pinahiran ni 
Samuel si Saul bilang hari. Upang pagtibayin na ang 
Diyos ay sumasa kay Saul, binigyan siya ni Samuel 
ng tatlong makahulang tanda, na pawang natupad 
nang araw na iyon.---1Sa 9:22-10:16. 

Nang maglaon, sa Mizpa, nang mapili si Saul bi- 
lang hari sa pamamagitan ng palabunutan (1Sa 10: 
20, 21, JB, NE), nahiya siya at nagtago sa mga dala- 
dalahan. Nang masumpungan, iniharap siya bilang 
hari, at ang bayan ay sumigaw nang may pagsang- 
ayon: “Mabuhay ang hari!" Kasama ng magigiting 
na lalaki, bumalik si Saul sa Gibeah. Bagaman pinin- 
tasan at hinamak siya ng mga walang-kabuluhang 
lalaki, nanatiling tahimik si Saul.-- 1Sa 10:17-27. 

Mga Unang Tagumpay. Pagkalipas ng mga 
isang buwan (gaya ng mababasa sa Griegong Septu- 
agint at Dead Sea Scroll 4QSam” sa 1Sa 11:1), hiningi 
ng Ammonitang si Haring Nahas ang pagsuko ng 
Jabes sa Gilead. (Tingnan ang NAHAS Blg. 1.) Nang 
ipabatid ng mga mensahero kay Saul ang balitang 
ito, ang espiritu ng Diyos ay kumilos sa kaniya. Dali- 
dali niyang tinipon ang isang hukbo ng 330,000 la- 
laki at pinangunahan ito sa tagumpay. Dahil dito ay 
tumibay ang posisyon ni Saul bilang hari, anupat si- 
nabi pa nga ng bayan na patayin yaong mga nagsa- 
lita laban sa kaniya. Ngunit hindi sumang-ayon si 


1112 


Saul, palibhasa'y kinikilala niyang si Jehova ang 
nagbigay ng tagumpay. Pagkatapos nito, sa Gilgal, 
ang pagkahari ni Saul ay muling pinagtibay.-- 1Sa 
11:1-15. 

Pagkatapos ay nagsagawa si Saul ng mga hakbang 
upang igupo ang kapangyarihan ng mga Filisteo sa 
Israel. Pumili siya ng 3,000 Israelita, anupat ang 
2,000 ay pinangasiwaan niya at ang nalabi ay pina- 
ngasiwaan ng kaniyang anak na si Jonatan. Maliwa- 
nag na bilang pagsunod sa utos ng kaniyang ama, 
“pinabagsak ni Jonatan ang garison ng mga Filisteo 
na nasa Geba.” Dahil dito, nagtipon ang mga Filisteo 
ng isang malakas na hukbo at nagsimulang mag- 
kampo sa Micmash.— 1Sa 13:3, 5. 

Nagkasala Dahil sa Kapangahasan. Saman- 
tala, umurong si Saul mula sa Micmash at nagtungo 
sa Gilgal sa Libis ng Jordan. Doon ay pitong araw ni- 
yang hinintay si Samuel. Ngunit hindi dumating si 
Samuel sa takdang panahon. Sa takot na baka dalu- 
hungin siya ng kaaway samantalang hindi pa niya 
natitiyak na tutulungan siya ni Jehova at na baka 
maubos ang kaniyang hukbo kung patuloy pa ang 
pagkaantala, “napilitan” si Saul na ihandog ang ha- 
ing sinusunog. Nang dumating si Samuel, hinatulan 
nito ang ‘mangmang na pagkilos’ ni Saul bilang 
isang pagkakasala. Maliwanag na ang pagkakasala 
ni Saul ay ang mapangahas niyang paghahain at 
hindi pagsunod sa utos ni Jehova, na ibinigay sa pa- 
mamagitan ng kaniyang kinatawan na si Samuel, na 
hintayin niyang si Samuel ang maghandog ng hain. 
(Ihambing ang 1Sa 10:8.) Dahil sa pagkilos na ito, 
ang kaharian ni Saul ay hindi mamamalagi.—1Sa 
13:1-14. 

Sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa mga Filis- 
teo, bumigkas si Saul ng isang sumpa laban sa sinu- 
mang kakain bago mailapat ang paghihiganti sa 
kaaway. Ang padalus-dalos na panatang ito ay hu- 
mantong sa di-kaayaayang mga pangyayari. Napa- 
god ang mga Israelita, at bagaman nagwagi sila la- 
ban sa mga Filisteo, ang kanilang tagumpay ay 
hindi kasinlaki ng inaasahan. Palibhasa'y gutom na 
gutom, hindi na nila napatulo ang dugo ng mga ha- 
yop na pinatay nila, sa gayon ay nilabag nila ang ka- 
utusan ng Diyos may kinalaman sa kabanalan ng 
dugo. Dahil hindi narinig ni Jonatan ang panata 
ng kaniyang ama, kumain siya ng pulot-pukyutan. 
Kaya hinatulan siya ni Saul ng kamatayan. Ngunit 
ipinagtanggol ng bayan si Jonatan, sapagkat malaki 
ang naitulong niya sa tagumpay ng Israel.-- 1Sa 
14:1-45. 

Itinakwil ng Diyos. Noong panahon ng pag- 
hahari ni Saul, paulit-ulit na nakipagbaka ang Israel 
laban sa mga Filisteo at iba pang mga bayan, kabi- 
lang na ang mga Moabita, mga Ammonita, mga 
Edomita, at mga Amalekita. (1Sa 14:47, 48, 52) Sa 
pakikipagdigma sa mga Amalekita, nilabag ni Saul 


1113 


ang utos ni Jehova nang hindi niya patayin ang pi- 
nakamainam sa kawan at bakahan ng mga ito ga- 
yundin ang haring si Agag. Nang tanungin si Saul 
kung bakit hindi niya sinunod ang tinig ni Jehova, 
itinanggi niyang nagkasala siya at ibinunton ang sisi 
sa bayan. Pagkatapos na idiin ni Samuel ang kalub- 
haan ng kasalanang iyon at sabihing dahil doon ay 
itinatakwil siya ni Jehova bilang hari, saka lamang 
kinilala ni Saul na ang kaniyang kamalian ay resulta 
ng pagkatakot niya sa bayan. Matapos na mamanhik 
si Saul kay Samuel na parangalan siya sa harap ng 
matatandang lalaki at sa harap ng Israel sa pama- 
magitan ng pagsama sa kaniya, humarap si Samuel 
sa bayan kasama siya. Nang magkagayon ay si Sa- 
muel mismo ang pumatay kay Agag. Pagkatapos ay 
humiwalay si Samuel kay Saul at hindi na sila nag- 
karoon ng anumang ugnayan.-- 1Sa 15:1-55. 
Pagkatapos nito at pagkatapos ng pagpapahid kay 
David bilang ang susunod na hari ng Israel, nilisan 
ng espiritu ni Jehova si Saul. Mula noon ay “pinangi- 
labot siya ng isang masamang espiritu mula kay Je- 
hova.” Dahil inalis na ni Jehova kay Saul ang kani- 
yang espiritu, naging posibleng panaigan ito ng 
isang masamang espiritu, anupat nawalan si Saul ng 
kapayapaan ng isip at napukaw ang kaniyang mga 
damdamin, mga kaisipan, at mga guniguni sa ma- 
ling paraan. Ang hindi pagsunod ni Saul kay Jehova 
ay nagpahiwatig ng masamang hilig ng isip at puso, 
na laban sa mga ito ay hindi ipinagsanggalang ng 
espiritu ng Diyos si Saul. Gayunman, yamang pina- 
hintulutan ni Jehova na halinhan ng “masamang es- 
piritu” ang kaniyang espiritu at pangilabutin niyaon 
si Saul, iyon ay maaaring tawaging isang “masa- 
mang espiritu mula kay Jehova,” kung kaya tinukoy 
iyon ng mga lingkod ni Saul na “masamang espiritu 
ng Diyos.” Sa rekomendasyon ng isa sa kaniyang 
mga tagapaglingkod, hiniling ni Saul na si David ang 
maging manunugtog niya sa korte upang magpa- 
kalma sa kaniya kapag binabagabag siya ng “ma- 
samang espiritu. ”--1Sa 16:14-23, 17:15. 
Kaugnayan kay David. Nang maglaon, pinag- 
bantaang salakayin ng mga Filisteo ang Israel. Ha- 
bang nagkakampo sila sa isang panig ng Mababang 
Kapatagan ng Elah at nasa kabilang panig naman 
ang mga hukbo ni Haring Saul, si Goliat ay lumala- 
bas sa kampo ng mga Filisteo araw at gabi sa loob 
ng 40 araw, anupat hinahamon ang Israel na mag- 
harap ng isang lalaking makikipaghamok sa kaniya. 
Nangako si Haring Saul na payayamanin niya at ma- 
kikipag-alyansa siya ukol sa pag-aasawa sa sinu- 
mang Israelita na makapagpapabagsak kay Goliat. 
Gayundin, ang sambahayan ng ama niyaong mag- 
tatagumpay ay “palalayain,” malamang na mula sa 
pagbabayad ng buwis at sa sapilitang paglilingkod. 
(Ihambing ang 1Sa 8:11-17.) Nang dumating si Da- 
vid na may dalang panustos na pagkain para sa ka- 


SAUL 


niyang mga kapatid at para sa pinuno ng sanlibo 
(posibleng ang kumandante na sa ilalim nito nagli- 
lingkod ang mga kapatid ni David), maliwanag na 
ipinahiwatig ng kaniyang pagtatanong na handa 
siyang sagutin ang hamon. Humantong ito sa pag- 
dadala sa kaniya kay Saul at sa tagumpay niya kay 
Goliat.-- 1Sa 17:1-58. 

Tinubuan ng pagkapoot kay David. Pagka- 
tapos nito ay inatasan ni Saul si David upang mamu- 
no sa mga lalaking mandirigma. Bilang resulta, pi- 
narangalan si David sa mga awit nang higit kaysa 
sa hari mismo. Dahil dito, naging mapaghinala si 
Saul kay David at nagkimkim siya ng poot at pani- 
nibugho laban dito. Sa isang pagkakataon, habang 
tumutugtog si David sa alpa, si Saul ay nagsimu- 
lang gumawi na tulad ng isang propeta.” Hindi ito 
nangangahulugan na nagsimulang bumigkas si Saul 
ng mga hula, kundi maliwanag na nagpakita siya ng 
di-pangkaraniwang damdamin at pisikal na pagka- 
bagabag na tulad niyaong sa isang propeta bago ito 
manghula o habang nanghuhula. Samantalang nasa 
gayong kakaiba at nababagabag na kalagayan, ma- 
kalawang ulit na hinagisan ni Saul ng sibat si David. 
Palibhasa'y nabigo sa kaniyang mga pagtatangkang 
tuhugin si David sa dingding, pumayag si Saul na 
ibigay ang kaniyang anak na si Mical upang mapa- 
ngasawa ni David kapag nakapagdala ito ng isang 
daang dulong-balat ng mga Filisteo. Iniharap ni Saul 
ang alok na ito kay David para mapatay ito ng mga 
Filisteo. Nabigo ang pakana, anupat nakapagdala si 
David, hindi lamang ng 100, kundi ng 200 dulong- 
balat upang makagawa ng pakikipag-alyansa kay 
Saul ukol sa pag-aasawa. Dahil dito, tumindi ang ta- 
kot at pagkapoot ng hari kay David. Sinabi ni Saul sa 
kaniyang anak na si Jonatan at sa lahat ng kaniyang 
mga lingkod na nais niyang ipapatay si David. Nang 
mamagitan si Jonatan, nangako si Saul na hindi niya 
papatayin si David. Gayunpaman, napilitang tuma- 
kas si David upang iligtas ang kaniyang buhay, sa- 
pagkat sa ikatlong pagkakataon ay hinagisan siya ni 
Saul ng sibat. Iniutos pa nga ni Saul sa mga mensa- 
hero na bantayan ang bahay ni David at patayin ito 
sa kinaumagahan.-- 1Sa 18:1-19:11. 

Nang gabing iyon ay tumakas si David mula sa 
isang bintana ng kaniyang bahay at nagtungo sa 
Rama, kung saan naninirahan si Samuel. Sa gayon 
ay nanahanan siyang kasama ni Samuel sa Naiot. 
Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo siya ng mga 
mensahero upang dakpin si David. Ngunit pagdating 
nila, sila ay “nagsimulang gumawing tulad ng mga 
propeta.” Maliwanag na kumilos sa kanila ang espi- 
ritu ng Diyos anupat lubusan nilang nalimutan ang 
layunin ng kanilang misyon. Nang mangyari rin 
ito sa dalawa pang pangkat ng mga mensahero 
na isinugo niya, personal na pumaroon si Saul sa 


SAUSE 


Rama. Napasailalim din siya ng kontrol ng espiritu 
ng Diyos, at ito'y sa loob ng mahaba-habang pa- 
nahon, kung kaya nagkaroon ng panahon si Da- 
vid upang tumakas.--1Sa 19:12-20:1, tingnan ang 
PROPETA (Kung Paano Inaatasan at Kinakasihan). 

Hindi pinatay ni David si Saul dahil pinahi- 
ran ito ng Diyos. Pagkatapos ng di-matagum- 
pay na mga pagtatangkang ito sa buhay ni David, sa 
ikalawang pagkakataon ay nagsalita si Jonatan para 
kay David. Ngunit lubhang nagngalit si Saul anupat 
hinagisan niya ng sibat ang sarili niyang anak. (1Sa 
20:1-33) Mula nang panahong iyon, walang-tigil na 
tinugis ni Saul si David. Nang malaman ni Saul na ti- 
nulungan ng mataas na saserdoteng si Ahimelec si 
David, iniutos niyang patayin ito at ang mga kasa- 
ma nitong saserdote. (1Sa 22:6-19) Nang maglaon, 
isinaplano niyang salakayin ang Judeanong lunsod 
ng Keila sapagkat doon naninirahan si David ngunit 
hindi niya iyon itinuloy nang makatakas si David. 
Ipinagpatuloy ni Saul ang paghabol, anupat hinanap 
ito sa mga lugar na ilang. Ngunit dahil sa paglusob 
ng mga Filisteo, pansamantalang nahinto ang kani- 
yang pagtugis at nakapanganlong si David sa Ilang 
ng En-gedi. Sa dalawang pagkakataon pagkatapos 
nito, nagkaroon ng oportunidad si David na patayin 
si Saul. Ngunit hindi iniunat ni David ang kaniyang 
kamay laban sa pinahiran ni Jehova. Noong ikala- 
wang pagkakataon, nang malaman ni Saul ang pag- 
pipigil ni David, nangako pa nga siyang hindi na 
niya gagawan ng pinsala si David. Ngunit iyon ay 
pagpapaimbabaw lamang, sapagkat itinigil lamang 
niya ang paghabol nang malaman niyang tumakas 
si David patungo sa Filisteong lunsod ng Gat.-- 1Sa 
23:10-24:22; 26:1-27:1, 4. 

Bumaling sa espiritismo. Pagkalipas ng mga 
isa o dalawang taon (1Sa 29:3), dumating ang mga 
Filisteo laban kay Saul. Palibhasa'y wala siyang es- 
piritu at patnubay ni Jehova at pinabayaan na sa 
masamang kalagayan ng kaniyang isip, bumaling 
siya sa espiritismo, isang pagsalansang na karapat- 
dapat sa kamatayan. (Lev 20:6) Nagbalatkayo si Saul 
at pumaroon sa isang espiritista sa En-dor, anupat 
hiniling na iahon nito ang patay na si Samuel para 
sa kaniya. Batay sa paglalarawan ng babae sa kani- 
yang nakita, inakala ni Saul na si Samuel nga iyon. 
Gayunman, dapat pansinin na hindi sinagot ni Jeho- 
va ang mga pagsangguni ni Saul at maliwanag na 
hindi Niya gagawin iyon sa pamamagitan ng isang 
gawain na hinahatulan ng Kaniyang kautusan bi- 
lang karapat-dapat sa parusang kamatayan. (Lev 
20:27) Kaya ang sinabi ng babae ay tiyak na nag- 
mula sa demonyo. Hindi nakaaliw kay Saul ang 
mensahe kundi sa halip ay lubha siyang natakot. 
— 15Sa 28:4-25, tingnan ang ESPIRITISMO. 


1114 


Ang pagkamatay ni Saul. Sa sumunod na pa- 
kikipaglaban sa mga Filisteo, nasugatan nang ma- 
lubha si Saul sa Bundok Gilboa at napatay ang tatlo 
sa kaniyang mga anak. Dahil tumanggi ang kani- 
yang tagapagdala ng baluti na patayin siya, nagpa- 
tibuwal si Saul sa kaniyang sariling tabak. (1Sa 
31:1-7) Pagkalipas ng mga tatlong araw, isang ka- 
bataang Amalekita ang pumaroon kay David at ipi- 
naghambog na siya ang pumatay sa sugatang hari. 
Maliwanag na ito ay isang kasinungalingan na ki- 
natha upang matamo ang pabor ni David. Gayun- 
man, iniutos ni David na patayin ang lalaki salig sa 
pag-aangkin nito, sapagkat si Saul ay dating isang 
pinahiran ni Jehova.---2Sa 1:1-15. 

Samantala, ibinitin ng mga Filisteo ang mga 
bangkay nina Saul at ng kaniyang tatlong anak sa 
pader ng Bet-san. Ngunit kinuha ng magigiting na 
lalaki ng Jabes-gilead ang mga bangkay, sinunog 
ang mga ito, at pagkatapos ay inilibing ang mga 
buto.--1Sa 31:8-13. 

Pagkalipas ng mga taon, noong panahon ng pag- 
hahari ni David, ang pagkakasala sa dugo ni Saul at 
ng kaniyang sambahayan may kaugnayan sa mga 
Gibeonita ay ipinaghiganti nang patayin ang pito sa 
kaniyang mga inapo.---2Sa 21:1-9. 

2. Isang Benjamita na mula sa lunsod ng Tarso sa 
Asia Minor na umusig sa mga tagasunod ni Kristo 
ngunit nang maglaon ay naging isang apostol ni 
Jesu-Kristo. (Gaw 9:1, 4, 17: 11:25, 21:39, Fil 3:5) Sa 
lahat ng kaniyang mga liham ay tinukoy niya ang 
kaniyang sarili sa kaniyang pangalang Latin na Pa- 
blo.---Tingnan ang PABLO. 


SAUSE [sa Heb., tsaphtsaphah' sa Ingles, wil- 
low]. Ang pangalan ng punong ito sa Hebreo ay ka- 
tumbas ng Arabeng safsaf, na ikinakapit sa punong 
sause. May dalawang uri ng sause na tumutubo sa 
Israel; ang isa ay tinatawag sa terminong botanikal 
na Salix alba, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang 
Salix acmophylla. 

Ang salitang Hebreo nito ay lumilitaw lamang 
nang minsan, sa Ezekiel 17:5, kung saan ang maka- 
sagisag na “binhi ng lupain,” maliwanag na tumutu- 
koy kay Zedekias, ay makasagisag na itinanim ng 
hari ng Babilonya gaya ng “puno ng sause sa tabi 
ng malalawak na tubig.” Ang mga punong sause 
ay matatagpuan sa kahabaan ng mga pampang 
ng mga ilog at ng mabababaw na batis at sa iba 
pang mga lugar na matubig, kung saan sila mada- 
ling umusbong mula sa mga pasanga o mga sibol at 
mabilis na lumalaki. Hindi sila kailanman tumataas 
na gaya ng mga punong alamo kundi lumalaki bi- 
lang mga palumpong o maliliit na puno at kadalasan 
ay nagiging mga palumpungan sa kahabaan ng 
mga daanang-tubig. Ang kagandahan nila ay nasa 


1115 


kanilang payat at mahahabang dahon, na kaakit- 
akit na nakabitin sa payat na mga sanga. 


SAVE, MABABANG KAPATAGAN NG. 


Ang “Mababang Kapatagan ng hari,” kung saan si 
Abraham, na nagtagumpay laban kay Kedorlaomer 
at sa mga kaalyado nito, ay sinalubong ng hari ng 
Sodoma at tumanggap ng pagpapala mula kay Mel- 
quisedec na hari ng Salem. (Gen 14:17-24) Pagkara- 
an ng maraming siglo, si Absalom ay nagtayo ng 
kaniyang bantayog sa “Mababang Kapatagan ng 
Hari,” na waring ang lugar ding ito at malamang ay 
malapit sa Jerusalem. (2Sa 18:18) Ayon kay Jo- 
sephus, ang Bantayog ni Absalom ay “may layo 
na dalawang estadyo [370 m; 1,214 na piye] mula 
sa Jerusalem.” (Jewish Antiquities, VII, 243 [x, 3]) 
Gayunman, hindi matiyak sa ngayon kung saan 
ang eksaktong lokasyon ng Mababang Kapatagan ng 
Save. 


SAVE-KIRIATAIM [Pinatag na Dako ng Kiri- 
ataim]. Ang pinangyarihan ng tagumpay ni Kedor- 
laomer laban sa mga Emim. (Gen 14:5) Lumilitaw 
na ito ang kapatagang malapit o nakapalibot sa lun- 
sod ng Kiriataim sa S ng Jordan at nang maglaon ay 
itinayo o muling itinayo ng mga Rubenita. (Bil 
32:37: Jos 13:15, 19) Ipinapalagay ng mga heogra- 
po na ang Kiriataim ay malapit sa Quraiyat, mga 
10 km (6 na mi) sa KHK ng Dibon. 


SAVSA. Isang kalihim ni Haring David.--1Cr 
18:16, tingnan ang SERAIAs Blg. 2. 


SAWAY. 


SCITA. Isang mabangis, pagala-galang grupo 
ng mga tao na karaniwang iniuugnay sa rehiyon 
sa H at HS ng Dagat na Itim. Ipinahihiwatig ng ka- 
tibayan na umabot ang pagpapagala-gala nila sa 
kanluraning Siberia malapit sa hanggahan ng Mon- 
golia. Noong unang siglo C.E., ipinahiwatig ng sali- 
tang “Scita” ang pinakamasahol sa di-sibilisadong 
mga tao. Gayunman, kahit ang gayong mga tao ay 
maaaring maging mga Kristiyano at magkaroon ng 
pantay na katayuan sa iba pang mga mananampa- 
lataya bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo. 
Isinulat ng apostol na si Pablo: “Walang Griego ni 
Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, ali- 
pin, taong laya, kundi si Kristo ang lahat ng bagay 
at nasa lahat. ”--Col 3:11, tingnan ang PAGHIHIWA. 


SEAH. Isang panukat ng tuyong bagay na, ayon 
sa mga impormasyong rabiniko, katumbas ng isang 
katlo ng isang epa. (Gen 18:6, 1Sa 25:18, 1Ha 18:32, 
2Ha 7:1, 16, 18) Yamang ang takal na epa ay tinu- 
tuos na 22 L (20 tuyong qt), batay sa arkeolohikal 
na katibayan hinggil sa mailalaman ng katumbas 


Tingnan ang PAGSAWAY. 


SEAR-JASUB 


nitong bat na panukat ng likido (ihambing Eze 
45:11), ang magiging katumbas ng takal na seah ay 
7.33 L (6.66 tuyong qt). 


SEAL. Isa sa ilang kabilang sa pamilya ni Bani 
na inudyukan ni Ezra na paalisin ang kanilang mga 
asawang banyaga at mga anak.--Ezr 10:10, 11, 
29, 44. 


SEALTIEL [Itinanong (Isinangguni) sa Diyos]. 
Isang inapo ni Haring David at ninuno ni Jesus sa 
tribo ni Juda. Si Sealtiel ay tinatawag na anak kapu- 
wa ni Jehoiakin (Jeconias) at ni Neri. Kapuwa si 
Sealtiel at ang kaniyang kapatid na si Pedaias ay ti- 
natawag na ama ni Gobernador Zerubabel na nabu- 
hay pagkaraan ng pagkatapon. 

Kung tungkol sa ama ni Sealtiel: Si Sealtiel ang 
unang nakatala sa mga anak na isinilang kay Jehoi- 
akin noong panahon ng kaniyang pagkatapon. (1Cr 
3:17, Mat 1:12) Kung napangasawa ni Sealtiel ang 
isang anak ni Neri na hindi binanggit ang pangalan 
na sa pamamagitan nito ay tinalunton ni Lucas ang 
talaangkanan ni Jesus, si Sealtiel ay maaaring tuku- 
yin ni Lucas na anak “ni Neri” sa diwang siya ay ma- 
nugang na lalaki ni Neri. Magiging gaya ito nang 
tukuyin ni Lucas nang dakong huli si Jose, na napa- 
ngasawa ni Maria (lumilitaw na anak ni Heli), bilang 
anak “ni Heli.”--Luc 3:23, 27. 

Kung tungkol sa ama ni Zerubabel: Si Pedaias ay 
minsang ipinakilala nang gayon (1Cr 3:19), ngunit 
ang kapatid ni Pedaias na si Sealtiel (1Cr 3:17, 18) ay 
tinawag nang gayon sa lahat ng iba pang paglitaw. 
(Ezr 3:2, 8; 5:2, Ne 12:1, Hag 1:1, 12, 14; 2:2, 23, Mat 
1:12: Luc 3:27) Kung namatay si Pedaias nang ang 
kaniyang anak na si Zerubabel ay bata pa, maaaring 
pinalaki ng pinakamatandang kapatid ni Pedaias na 
si Sealtiel si Zerubabel bilang sarili nitong anak. 
O, kung namatay si Sealtiel nang walang anak at isi- 
nagawa ni Pedaias ang pag-aasawa bilang bayaw 
alang-alang dito, ang anak ni Pedaias sa asawa ni 
Sealtiel ang magiging legal na tagapagmana ni Seal- 
tiel. 


SEARIAS. Isang inapo ni Saul at ni Jonatan; 
isa sa anim na anak ni Azel.— 1Cr 8:33-38; 9:44. 


SEAR-JASUB [Isang Nalabi Lamang (Yaong 
mga Nalalabi) ang Babalik]. Ang unang anak ni Isa- 
jas. Sumama si Sear-jasub nang maghatid si Isaias 
ng isang makahulang mensahe kay Haring Ahaz 
noong panahon ng pagsalakay sa Juda ng Israeli- 
tang si Haring Peka. (Isa 7:1, 3) Si Isaias at ang ka- 
niyang mga anak ay nagsilbing mga tanda at mga 
himala mula kay Jehova sa Israel; kaya inihula ng 
pangalan ni Sear-jasub na isang nalabi lamang 
ang makababalik” mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
--Isa 8:18, 10:21. 


SEBA 


SEBA. 

1. Isa sa anim na anak ni Cus.---Gen 10:7, 8; 1Cr 
1:9, 10. 

2. Isang lupain sa S Aprika. Sa Isaias 43:3 ang 
Seba ay iniuugnay sa Ehipto at Etiopia (Cus), na ibi- 
bigay bilang pantubos kapalit ng Jacob. Sa katulad 
na talaan, ang nasa Isaias 45:14 ay “mga Sabeano” 
sa halip na “Seba,” anupat nagpapakitang ang mga 
tao ng Seba ay tinatawag na mga Sabeano. Ipinahi- 
hiwatig ng mga talatang ito na ang Seba ay kahang- 
ga o saklaw ng Etiopia. Sinusuportahan ito ni Jose- 
phus, na nagsasabing ang “Saba” ay kumakapit sa 
lunsod ng Meroe sa Nilo at sa malaking bahagi (Isla 
ng Meroe) sa pagitan ng mga ilog ng Nilo, Asul na 
Nilo, at ng Atbara. (Jewish Antiquities, Il, 249 [x, 2]) 
Ang pagbanggit sa mga Sabeanong ito bilang “ma- 
tatangkad na lalaki” (Isa 45:14) ay pinatutunayan ni 
Herodotus (II, 20), na tumukoy sa mga Etiope bi- 
lang “ang pinakamatatangkad at pinakamagaganda 
sa lahat ng mga tao. ”---Tingnan ang Cus Blg. 1 at 2. 

Ang Meroe ay matagal nang isang mahalagang 
dako ng kalakalan. Kabilang sa malalayong dako na 
binanggit sa Awit 72 nang inilalarawan ang pamu- 
muno at impluwensiya ng isa na itatalaga ni Jehova 
bilang Hari, tinukoy ang Seba at Sheba bilang mga 
dako na ang mga hari ay maghahandog ng kaloob. 
--Aw 72:10, Joe 3:8. 


SEBADA [sa Heb., serah; sa Gr., krithe]. 
Isang mahalagang binutil na kabilang sa genus na 
Hordeum, na malawakang itinatanim mula pa no- 
ong sinaunang mga panahon hanggang sa ngayon. 
Isa ito sa mahahalagang produkto na makukuha ng 
mga Israelita sa Lupang Pangako, at ang rehiyong 
iyon ay isa pa ring “lupain ng trigo at sebada” hang- 
gang sa araw na ito.—Deu 8:8. 

Ang pangalang Hebreo para sa sebada (seorah) 
ay kaugnay ng salita para sa “buhok” (se-ar) at nag- 
lalarawan sa mahahaba at maninipis na hibla o awn 
na siyang pinakabalbas ng uhay ng sebada. Isa itong 
napakatibay na halaman, na mas nakatatagal sa 
tagtuyot at mas kayang mabuhay sa iba't ibang kli- 
ma kaysa sa iba pang mga halamang butil. Kapag 
magulang na, ang taas nito ay mga 1 m (3 piye), at 
ang mga dahon nito ay medyo mas malapad kaysa 
sa mga dahon ng trigo. 

Ang pag-aani ng sebada ay itinatampok sa madu- 
lang mga pangyayari sa aklat ng Ruth. Ang pagha- 
hasik ng sebada ay ginagawa sa Israel sa buwan 
ng Bul (Oktubre-Nobyembre) kapag nagsimula nang 
bumuhos ang maagang ulan at ang lupa ay maaari 
nang araruhin. (Isa 28:24, 25) Mas madaling gumu- 
lang ang sebada kaysa sa trigo (Exo 9:31, 32), at ang 
pag-aani ay nagsisimula sa maagang bahagi ng tag- 
sibol sa buwan ng Nisan (Marso-Abril), anupat nag- 
uumpisa sa mainit na Libis ng Jordan at nagpapatu- 


1116 


loy patungo sa mga lugar na mas mataas at mas 
katamtaman ang klima hanggang sa umabot sa bu- 
lubundukin at matalampas na rehiyon sa S ng Jor- 
dan sa buwan ng Ziv (Abril-Mayo). Sa gayon, ang 
pag-aani ng sebada ay nagsisilbing palatandaan ng 
isang partikular na panahon ng taon (Ru 1:22, 2Sa 
21:9), at ang pasimula nito ay tumatapat sa panahon 
ng Paskuwa, anupat ang tungkos na ikinakaway ng 
saserdote sa ika-16 na araw ng Nisan ay mga unang 
bunga ng sebada.--Lev 23:10, 11. 

Ang sebada ay itinuturing na mas mura kaysa sa 
trigo, isang katlo lamang ito ng halaga ng trigo sa 
pangitain ni Juan sa Apocalipsis 6:6. Yamang ito'y 
pangkaraniwan at sagana, nagsilbi itong kumpay 
para sa mga kabayo ni Solomon (1Ha 4:28), at ma- 
ging sa ngayon ay ginagamit pa rin ito sa gayong la- 
yunin. Ginigiling ito upang maging harina at gi- 
nagawang tinapay, kadalasan ay sa anyong bilog na 
tinapay (2Ha 4:42, Eze 4:12: Ju 6:9, 13), at kung 
minsan ay inihahalo ito sa iba pang mga butil.---Eze 
4:9. 

Bagaman walang alinlangang mas malimit itong 
kainin ng mga dukha dahil sa mas murang halaga 
nito, walang anumang pahiwatig na ang sebada ay 
hinamak ng mga Israelita, kahit niyaong mga may 
kakayahang bumili ng trigo. Kaya naman kasama 
ito sa mga paglalaang angkop na ibigay sa pangkat 
ni Haring David nang dumating sila sa Gilead noong 
panahon ng paghihimagsik ni Absalom. (2Sa 17:27- 
29) Naglaan si Solomon kay Hiram ng 20,000 takal 
na kor (4,400 kl; 125,000 bushel) ng sebada, gayun- 
din ng kaparehong dami ng trigo, at ng napakara- 
ming langis at alak bilang panustos para sa mga 
lingkod ng hari ng Tiro na naghanda ng mga mater- 
yales para sa templo. (2Cr 2:10, 15) Si Haring Jotam 
ng Juda ay nagpataw sa hari ng Ammon ng tributo 
na kinabibilangan ng 10,000 takal na kor (2,200 kl; 
62,500 bushel) ng sebada. (2Cr 27:5) Matapos bu- 
magsak ang Jerusalem, sa pagnanais ng ilang lalaki 
na hindi sila patayin ng mamamatay-taong si Isma- 
el, sinabi nila sa kaniya na mayroon silang “mga na- 
katagong kayamanan sa parang, trigo at sebada at 
langis at pulot-pukyutan.”---Jer 41:8. 

Gayunpaman, ang sebada ay isang pagkain na 
pangkaraniwan at mababang uri, at sinasabi ng 
ilang komentarista na ang mga katangiang ito ang 
ipinahihiwatig ng simbolismo na “isang bilog na ti- 
napay na sebada” na nakita sa panaginip ng isang 
Midianita at na sumagisag sa hamak na hukbo ni Gi- 
deon.--Huk 7:13, 14. 

Nagbayad si Oseas ng 15 pirasong pilak (kung 
siklo, S33) at isa't kalahating takal na homer 
(330 L, 300 tuyong qt) ng sebada upang tubusin 
ang mapangalunyang babaing si Gomer bilang ka- 
niyang asawa (Os 1:3: 3:1, 2), isang halaga na iti- 
nuturing ng ilang komentarista na katumbas ng 


1117 


halaga ng isang alipin, 30 siklong pilak (566). (Exo 
21:32) Ang 'handog ukol sa paninibugho' na hinihi- 
ling ng Kautusan sa kaso ng isang lalaki na naghi- 
hinalang gumawa ng seksuwal na pagtataksil ang 
kaniyang asawa ay ikasampu ng isang epa (2.2 L: 
2 tuyong qt) ng harinang sebada. (Bil 5:14, 15) Ang 
sebada ay ginamit din sa pagsukat, anupat ang ha- 
laga ng isang bukid ay tinataya sa legal na paraan 
batay sa dami ng binhi ng sebada na maihahasik 
dito.--Lev 27:16. 


SEBAM. Waring isa pang pangalan ng Sibma. 
-Bil 32:3, 38, tingnan ang SIBMA. 


SEBANIAS. 


1. Isang saserdote na tumugtog ng trumpeta sa 
prusisyong sumabay sa kaban ng tipan patungong 
Jerusalem noong mga araw ni David.---1Cr 15:3, 24. 

2. Isang makasaserdoteng sambahayan sa panig 
ng ama na kinatawanan ni Jose noong mga araw ng 
kahalili ng mataas na saserdoteng si Jesua na si Joi- 
akim. (Ne 12:12, 14) Sa isang may-pangkalahatang 
pagkakatulad na talaan ng mga saserdote na bu- 
malik kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E., ang 
pangalang Secanias ang lumilitaw sa halip na Seba- 
nias. (Ne 12:1-7) Noong panahon ng pagkagoberna- 
dor ni Nehemias, isang miyembro ng pamilya ring 
ito o isang indibiduwal na saserdote na may gayun- 
ding pangalan ang nagpatotoo sa pambansang tipan 
na ginawa noon.--Ne 10:1, 4, 8. 

3. Isa sa mga Levita o isang kinatawan ng isang 
Levitikong pamilya na may gayunding pangalan, 
kapanahon nina Ezra at Nehemias, na nanguna sa 
mga Judio sa isang panalangin ng pagtatapat, pag- 
katapos nito ay nagpanukala sila at nagtatak sa 
isang tipan ng katapatan.---Ne 9:4, 5, 38; 10:1, 9, 10. 

4. Isa pang Levita na nagpatotoo sa mapagkaka- 
tiwalaang kaayusan ding iyon, alinman sa sarili ni- 
yang pangalan o sa pangalan ng isang ninuno.---Ne 
9:38: 10:9, 12. 


SEBARIM [Mga Tibagan]. Dito hinabol ng mga 
lalaki ng Ai ang mga Israelita, nang matalo ang 
mga ito ng kaaway pagkatapos na magkasala si 
Acan. (Jos 7:5) Maliban sa ito'y malapit sa Ai, hindi 
alam kung saan ang lokasyon nito. Mas gusto ng 
ilang tagapagsalin na isalin ang terminong Hebreo 
bilang “mga kayariang bato” o “mga tibagan ng 
bato” sa halip na “Sebarim.”---BE: Le. 


SEBAT. Ang pangalan ng ika-11 buwang lunar 
ng mga Judio sa kanilang sagradong kalendaryo, 
ngunit ikalimang buwan naman sa sekular na ka- 
lendaryo. (Zac 1:7; Deu 1:3, 1Cr 27:14) Katumbas ito 
ng huling bahagi ng Enero at unang bahagi ng Pe- 
brero. Hindi matiyak kung ano ang kahulugan ng 
pangalang ito. 


SEBRA 


Ang buwang ito sa kalagitnaan ng taglamig ay 
waring nagsisimula pagkatapos ng pinakamalalakas 
na pag-ulan ngunit sa panahong ito ay madalas pa 
rin ang pag-ulan. Ang katamtamang temperatura 
sa Jerusalem ay mga 7° C. (45° F.) at sa Baybayin ng 
Mediteraneo naman ay mas mataas ng mga sam- 
pung digri kaysa rito. Ang kulay-rosas at puting 
mga bulaklak ng puno ng almendras ang unang lu- 
militaw sa pagtatapos ng taglamig at naghuhudyat 
na malapit na ang tagsibol. 

Sa rekord ng Bibliya, walang idinaraos na kapista- 
han sa buwan ng Sebat. 


SEBER [posible, Bali: Pagkasira: Pagbagsak]. 
Isang anak ni Caleb kay Maaca na kaniyang babae, 
mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:48. 


SEBNA(H) [posibleng pinaikling anyo ng Se- 
banias]. Isang opisyal ni Haring Hezekias. Noong 
minsan ay si Sebna ang “katiwala . . . na namama- 
hala sa bahay,” ipinapalagay na bahay ni Hezekias 
—isang maimpluwensiyang posisyon. Gayunman, 
inutusan ni Jehova si Isaias na tuligsain si Sebna, 
anupat inihuhulang itataboy ito mula sa kaniyang 
kinalalagyan, lumilitaw na dahil iyon sa pagmama- 
puri nito at paghahanap ng kaluwalhatian, na ipina- 
kikita ng pagpapatayo para sa kaniyang sarili ng 
isang marangyang puntod. Ang kaniyang maha- 
bang damit, paha, at pamunuan, kasama na “ang 
susi ng sambahayan ni David,” ay ibinigay naman 
sa 'ingkod ng Diyos na si Eliakim.'---Isa 22:15-24. 

Gayunman, si Sebna ay hindi inalisan ng lahat ng 
pribilehiyo, sapagkat nang pagbantaan ni Senakerib 
ang Jerusalem noong 732 B.C.E. at si Eliakim ay na- 
ging katiwala, si Sebna ang maharlikang kalihim na 
isinugo kasama ni Eliakim at ng tagapagtala upang 
makipag-usap kay Rabsases. Hapak ang kanilang 
mga kasuutan, iniulat nila kay Hezekias kung ano 
ang sinabi, at sa gayon ay isinugo sila kay Isaias 
upang sumangguni kay Jehova.--2Ha 18:18-19:7, 
Isa 36:3-37:7. 


SEBRA [sa Heb., pete]. Hayop na kapamilya ng 
kabayo at katulad ng mailap na asno ang hitsura at 
ugali, bagaman naiiba sa asno dahil sa maiitim na 
guhit-guhit nito. Naitatago ng mga guhit-guhit ang 
tunay na hugis at kaanyuan ng sebra anupat kada- 
lasa'y hindi ito mapapansin kahit ng mga katutu- 
bong matalas ang paningin bagaman 40 o 50 m 
(130 o 160 piye) lamang ang layo nito. Ang matalas 
na paningin at pang-amoy ng sebra, gayundin ang 
kakayahan nitong tumakbo nang matulin, ay nagsi- 
silbing proteksiyon sa mga hayop na kumakain ng 
kapuwa hayop. Iniulat na ang sebra ay makatatak- 
bo ng 64 na km/oras (40 mi/oras) pagkatapos ng 
unang pag-arangkada nito. Ang mga kuko at mga 


SEBUEL 


ngipin nito ay mabibisa ring sandata para maipag- 
tanggol ang sarili nito. 

Ang sebra ay isang mailap na hayop na mahirap 
paamuin. (Job 24:5: 39:5; Isa 32:14) Damo ang pa- 
ngunahin nilang kinakain. (Job 6:5, Jer 14:6) Lagi si- 
lang umiinom ng tubig (Aw 104:11) at bihira silang 
lumayo nang mahigit sa 8 km (5 mi) mula sa tubig. 

Ang katigasan ng ulo ng sebra at ang malakas na 
simbuyo ng mga babaing sebra kapag pinananaigan 
sila ng seksuwal na pagnanasa ay ginamit upang ila- 
rawan ang mapagsarili at mapangalunyang landasin 
ng suwail na Israel. (Jer 2:24, Os 8:9) Inihula ng ang- 
hel ni Jehova na ang anak ni Abraham na si Ismael 
ay magiging “isang tao na tulad ng sebra.” Mala- 
mang ay tumutukoy ito sa mabangis at mapagsari- 
ling disposisyon nito, na ipinahihiwatig ng mga sa- 
litang: “Ang kaniyang kamay ay magiging laban sa 
lahat.”--Gen 16:12. 

Ang “onager” at ang “mailap na asno" ay ibang 
angkop na mga salin ng Hebreong pe're'---Job 6:5, 
tlb sa Rbi8. 


SEBUEL [Nanumbalik Siya sa Diyos: Bihag ng 
Diyos]. Ang dalawang lalaking nagngangalang Se- 
buel ay kapuwa halinhinang tinutukoy bilang Su- 
bael. 

1. Isang Levitikong anak o inapo ng anak ni Moi- 
ses na si Gersom. (1Cr 23:15, 16) Ang sambahayan 
ni Sebuel (Subael) sa panig ng ama ay nakatala no- 
ong muling organisahin ni David ang Levitikong 
mga paglilingkod (1Cr 24:20, 30b, 31), anupat binig- 
yan ng mga tungkulin na kalakip ang pangangalaga 
sa mga imbakan.--1Cr 26:24. 

2. Isa sa mga anak ni Heman at isang bihasang 
manunugtog na pinili sa pamamagitan ng palabunu- 
tan upang pangunahan ang ika-13 pangkat ng mga 
manunugtog sa santuwaryo.— 1Cr 25:4, 6, 9, 20. 


SECACA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “takpan, tabingan”]. Isang lunsod ng Juda 
sa ilang. (Jos 15:20, 61) Kadalasang ipinapalagay na 
ang Secaca ay ang Khirbet es-Samrah na nasa isang 
burol mga 6 na km (3.5 mi) sa K ng hilagaang ba- 
hagi ng Dagat na Patay. Ito'y nasa pinakasentro ng 
el Buqei'a (Biq'at Hureqanya), na isang tigang na ta- 
lampas, sa hilagang seksiyon ng Ilang ng Juda. 


SECANIAS [Tahanan ni Jehova]. 

1. Isang inapo ni Aaron na ang sambahayan sa 
panig ng ama ay pinili sa pamamagitan ng palabu- 
nutan bilang ang ika-10 sa 24 na pangkat ng mga 
saserdote na inorganisa ni David.--- 1Cr 24:1-3, 7, 11. 

2. Isa sa mga pinagkatiwalaan ng pantay na pa- 
mamahagi ng mga ikapu at iba pang mga abuloy sa 
mga lunsod ng mga saserdote noong panahon ng 
paghahari ni Hezekias.---2Cr 31:12, 15. 


1118 


3. Isang saserdote na bumalik sa Jerusalem ka- 
sama ni Zerubabel.---Ne 12:1, 3, 7: tingnan ang 
SEBANIAS Blg. 2. 

4. Isang sambahayan sa panig ng ama na may 
kinatawan sa pangkat na bumalik kasama ni Ezra 
noong 468 B.C.E.--Ezr 8:1, 3. 

5. Ulo ng sambahayan ni Zatu sa panig ng ama, 

na 300 lalaki sa mga ito ang bumalik kasama ni 
Ezra, anak ni Jahaziel.---Ezr 8:1, 5. 
6. Ang “anak ni Jehiel mula sa mga anak ni 
Elam” na nagmungkahi kay Ezra ng tipan na sa pa- 
mamagitan nito yaong mga nasa isinauling Juda na 
may mga asawang banyaga ay nagboluntaryong 
paalisin ang mga iyon.---Ezr 10:2-4. 

7. Ama ni Semaias na nagkumpuni sa pader ng 
Jerusalem.---Ne 3:29. 

8. Biyenan ni Tobia na Ammonita, anak ni Arah. 
--Ne 4:3: 6:17, 18. 

9. Isang inapo ni David na nabuhay pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya.--1Cr 3:5, 9, 10, 21, 22. 


SECU. Lumilitaw na ito ang pangalan ng isang 
lugar na may malaking imbakang-tubig kung saan 
nagtanong si Saul tungkol sa kinaroroonan nina 
David at Samuel. (1Sa 19:21, 22) Ang Secu ay ma- 
lapit sa Rama, ngunit hindi alam sa ngayon kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. Sa halip na gu- 
mamit ng pangalang pantangi na “Secu,” mas pi- 
napaboran ng ilang iskolar, bilang pagsunod sa 
ilang manuskritong Griego at Latin, ang mga pa- 
nanalitang gaya ng “ang giikan sa [mataas na dako 
ng] hantad na burol.”--JB, AT. 


SEDA. Ang pinakamatibay sa lahat ng natural 
na mga hibla, ginagamit na ito sa paggawa ng te- 
lang maganda at magaan mula pa noong panahon 
ng Bibliya. Ang seda ay gawa ng iba't ibang uri ng 
higad at lalung-lalo na ng Chinese silkworm, na 
kumakain ng mga dahon ng mulberi at naglala- 
bas ng fluidong tumitigas at nagiging pinung- 
pinong mga sinulid na bumubuo sa isang bahay- 
uod. Sa mga libingan ng isang sementeryo sa 
Fenicia malapit sa Sabrata, Libya, may natagpuang 
mga telang seda na ipinapalagay ng mga arkeolo- 
go na hinabi mahigit na 2,000 taon na ang nakara- 
raan. 

Waring sa Tsina nagsimula ang pag-aalaga ng 
mga silkworm at mula roon ay lumaganap ito sa 
ibang mga lupain, gaya ng India. Ang mga bagay 
na gawa sa seda ay inilarawan ng mga Griego bi- 
lang si-ri-kos”, sa gayo'y iniugnay nila ang seda sa 
mga “Seres” (karaniwang kinikilala bilang ang mga 
Tsino). Sa Kasulatan, ang seda ay nakatalang kabi- 
lang sa mamahaling mga kalakal na binibili ng 
“Babilonyang Dakila.”--Apo 18:2, 11, 12. 


1119 


May ilang salin ng Bibliya na gumagamit ng 
“seda” para sa salitang Hebreo na me'shi sa Ezekiel 
16:10, 13. (AS, AT, KJ, JP, Le, Mo, Ro, RS) Ayon sa 
tradisyong rabiniko, ang me'shi ay tumutukoy sa 
seda, gayunman, hindi ito matiyak. Alinsunod dito, 
taglay ang suporta ng makabagong mga leksikogra- 
po, isinalin ito ng Bagong Sanlibutang Salin bilang 
“mamahaling tela.” 


SEDEUR [posible, Liwanag ng Makapangyari- 
han-sa-lahat]. Isang Rubenita na ang anak na si Eli- 
zur ay inatasan ni Jehova na maging pinuno ng ka- 
nilang tribo sa ilang.--Bil 1:5; 2:10, 7:30, 35, 10:18. 


SEDISYON. Arg salitang Griego na sta'sis, na 
may pangunahing kahulugan na “nakatayo” (Heb 
9:8), ay nagkaroon noon ng kahulugan na “isang 
pagtayo [nang laban]” o “sedisyon.” (Mar 15:7: Luc 
23:19, 25, Int) Maaari rin itong isalin bilang “di- 
pagkakasundo” (Gaw 15:2), at kung minsa'y nagpa- 
pahiwatig din ito ng karahasan.---Gaw 23:7, 10. 

Sa ilalim ng batas Romano, ang pakikibahagi sa 
sedisyon o pagtataguyod o pakikisali sa isang riot ay 
isang kasalanang may parusang kamatayan. Sa ga- 
yon, binabalaan ng tagapagtala ng lunsod ang ma- 
gugulong karamihan sa Efeso hinggil sa panganib 
na kanilang sinusuong nang sabihin niya: “Talagang 
nanganganib tayong maparatangan ng sedisyon da- 
hil sa mga pangyayari sa araw na ito, yamang wala 
ni isa mang dahilan ang nagpapahintulot sa atin na 
maipangatuwiran ang nagkakagulong karamihang 
ito.” (Gaw 19:40) Napakaseryoso rin ng akusasyon ni 
Tertulo sa harap ng Romanong gobernador na si Fe- 
lix na si Pablo ay “nagsusulsol ng mga sedisyon sa 
gitna ng lahat ng mga Judio.” Kung mapatutuna- 
yang may-sala, si Pablo ay maparurusahan ng ka- 
matayan.--Gaw 24:5. 


SEDRO [sa Heb., @'rez]. Ang mga punong sedro, 
lalo na yaong mga nasa Lebanon, ay bantog noong 
panahon ng Bibliya at prominente sa ulat ng pagta- 
tayo ni Solomon ng templo. 

Ang sedro ng Lebanon (Cedrus libani) ay isang 
napakalaki at maringal na punungkahoy na may 
mga ugat na malalalim at matitibay. Noon, ang ka- 
bundukan ng Lebanon ay nababalot ng malalawak 
na kagubatan ng mga sedrong ito, ngunit sa ngayon 
ay ilang maliliit na kakahuyan na lamang ang nati- 
tira dahil sa walang-patumanggang pamumutol at 
kakulangan ng wastong konserbasyon at di-pagta- 
tanim ng bagong binhi. Tiyak na nakaapekto rin 
ang pananalanta ng digmaan. (Isa 14:5-8) Gayun- 
man, ang natitirang mga punungkahoy ay kahanga- 
hanga pa ring pagmasdan.---Ihambing ang Sol 5:15. 

Kung minsan, ang mga sedro ay umaabot sa taas 
na 37 m (120 piye) at ang sirkumperensiya ng kata- 
wan ay maaaring umabot nang hanggang 12 m 


SEDRO 


(40 piye). Yamang ang mga sanga nito ay mahaha- 
ba, pahalang at pakalat, maaaring umabot nang 
60 hanggang 90 m (200 hanggang 300 piye) ang ka- 
buuang sirkumperensiya. Kapag bata pa, medyo pa- 
tulis ang mga punungkahoy na ito ngunit nagiging 
patag ang tuktok habang gumugulang. Ang mga 
dahon ay tumutubo nang pahalang at baytang- 
baytang (sa halip na sala-salabid), at ang mga sanga 
ay may pabilog na mga kumpol ng matingkad-Ilunti- 
ang mga dahon na malakarayom at mga 1.3 senti- 
metro (0.5 pulgada) ang haba, at mayroon ding 
mga kono na kayumangging manilaw-nilaw na nag- 
lalabas ng mabangong resina. Ang talob nito ay 
kulay kayumangging mamula-mula at napakagas- 
pang. Kapag magulang na, ang katawan ng puno ay 
nagiging mabuko. 

Ang kahoy ng sedro ay mapula, makinis, at pabo- 
rito sa pagtatayo dahil sa ganda, bango, tibay, at re- 
sistensiya nito laban sa mga insekto. (Sol 1:17: 4:11) 
Ginamit ito ng mga taga-Feniciang manggagawa ng 
barko sa kanilang mga palo. (Eze 27:5) Naglaan si 
Haring Hiram ng Tiro ng mga tauhan at mga mater- 
yales para ipagtayo si David ng “isang bahay na yari 
sa mga sedro” sa Jerusalem. (2Sa 5:11: 7:2; 2Cr 2:3) 
Nang maglaon, gumamit si Solomon ng tablang se- 
dro sa templo: para sa mga biga (1Ha 6:9), para ka- 
lupkupan ang altar ng insenso (1Ha 6:20), at para sa 
entrepanyo ng buong templo anupat “walang batong 
makikita.” (1Ha 6:15-18) Malamang na “ang Bahay 
ng Kagubatan ng Lebanon,” na itinayo nang magla- 
on, ay tinawag nang gayon dahil sa 45 haligi nito na 
tablang sedro. (1Ha 7:2, 3) Ginamitan din ng sedro 
ang Beranda ng Trono at ang looban ng templo. 
- 1Ha 7:7-12. 

Ang gayong malawakang paggamit ng tablang 
sedro ay nangailangan ng libu-libong manggagawa 
para sa pagpuputol ng mga punungkahoy, pagdada- 
la ng mga iyon sa Tiro o Sidon na nasa baybaying 
dagat ng Mediteraneo, pagbibigkis ng mga iyon 
upang maging mga balsa, at pagpapaanod ng mga 
iyon sa dagat, malamang ay patungong Jope. Pag- 
katapos ay iniahon ang mga iyon sa katihan patu- 
ngong Jerusalem. Isinagawa ito batay sa isang kon- 
trata sa pagitan nina Solomon at Hiram. (1Ha 5:6-18, 
2Cr 2:3-10) Mula noon, tuluy-tuloy na ang pagda- 
ting ng kahoy anupat noong panahon ng paghahari 
ni Solomon, masasabing pinangyari niya na 'ang 
tablang sedro ay maging tulad ng puno ng sikomo- 
ro dahil sa dami.'—1Ha 10:27, ihambing ang Isa 9: 
9, 10. 

Pagkatapos ng pagkatapon, nag-angkat muli ng 
mga tablang sedro mula sa Lebanon para sa muling 
pagtatayo ng templo.--Ezr 3:7. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Kasulatan, 
ang maringal na sedro ay ginagamit upang luma- 
rawan sa tikas, katayugan, at kalakasan, tunay 


SEERA 


man o impresyon lamang. (Eze 31:2-14: Am 
2:9, Zac 11:1, 2) Kaya naman, isang pang-iinsulto 
ang ginawa ni Haring Jehoas ng Israel kay Ha- 
ring Amazias ng Juda nang ihambing niya ang ka- 
harian ni Amazias sa isang “matinik na panirang- 
damo” samantalang inihalintulad naman niya ang 
kaniyang kaharian sa isang matayog na sedro ng 
Lebanon. (2Ha 14:9: ihambing ang Huk 9:15, 20.) 
Itinampok din ang sedro sa bugtong ni Ezekiel 
(kab 17), kung saan ang hari at mga prinsipe ng 
Juda ay inihalintulad sa tuktok ng puno ng sedro 
ng Lebanon na tinangay patungo sa Babilonya. 
(Eze 17:1-4, 12, 13) Pagkatapos, makahulang inila- 
rawan ang Mesiyas bilang isang maliit na sanga 
mula sa pinakatuktok ng sedrong iyon, na itinanim 
naman ni Jehova sa isang matayog na bundok. 
--Fze 17:22-24: ihambing ang Isa 11:1, Jer 23:5, 
33:15, Aw 2:6, Apo 14:1, Dan 4:17. 

Maliwanag na naiiba sa sedro ng Lebanon ang 
tablang sedro na ginamit ng mga Israelita sa ilang. 
Ipinapalagay na ito ay ang brown-berried cedar (Ju- 
niperus oxycedrus) at ang Phoenician juniper (Juni- 
perus phoenicia), palibhasa'y kapuwa kilalang-kilala 
ang mga ito sa disyertong rehiyon ng Sinai. Kahili- 
ngan ang paggamit ng tablang sedro sa ilang ritwal 
ng pagpapadalisay, at posibleng ginamit itong sagi- 
sag ng kawalang-kasiraan o sakit dahil hindi ito ma- 
daling mabulok.--Lev 14:2-7, 49-53: Bil 19:6. 

Maliwanag na ang sedro ay ginamit sa kaayaaya 
at di-kaayaayang diwa. Naging simbolo ito ng ma- 
taas na kalagayan sa lipunan ng di-tapat at mater- 
yalistikong mga hari ng Juda at sumagisag ito sa 
pagtataas nila ng kanilang sarili at sa kanilang di- 
tunay na katiwasayan. (Jer 22:13-15, 23: Isa 2:11- 
13) Gayunman, ang paglago at pag-unlad ng taong 
matuwid ay inihahalintulad sa paglaki at paglago ng 
sedro na nakaugat nang matatag. (Aw 92:12, iham- 
bing ang Isa 61:3 sa Aw 104:16.) Kaya bagaman ipi- 
namalas ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan 
nang baliin niya ang matatayog na sedro ng Leba- 
non at pangyarihin niyang lumukso-lukso ang mga 
iyon sa mga bundok na parang mga guya (Aw 
29:4-6), inihula rin niya na darating ang panahon 
na pangyayarihin niyang tumubo ang sedro maging 
sa mga pook na ilang (Isa 41:19, 20), at espesipiko 
niyang tinukoy ang punungkahoy na ito bilang isa 
sa maraming nilalang na pupuri sa kaniyang mata- 
yog na pangalan.--Aw 148:9, 13. 


SEERA [mulda sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “maiwan"]. Isang anak na babae ni Efraim 
o ng anak nito na si Berias. Binabanggit na siya ang 
nagtayo o nagtatag ng mababa at mataas na Bet- 
horon at ng Uzen-seera, bagaman maaaring ginawa 
ito ng ilan sa kaniyang mga inapo.— 1Cr 7:22-24. 


1120 


SEGUB [Mataas: Ipinagsasanggalang]. 

1. Anak ni Hezron at ama ni Jair sa tribo ni Juda. 
--ICr 2:21, 22. 

2. Ang bunsong anak ni Hiel na taga-Bethel. Bi- 
lang katuparan ng sumpa ni Josue, namatay si Se- 
gub nang muling itayo ng kaniyang ama ang Jerico 
noong panahon ng paghahari ni Haring Ahab.---Jos 
6:26; 1Ha 16:34. 


SEGUNDO [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Ikalawa"]. Isang Kristiyanong taga-Tesalonica na 
sumama kay Pablo sa Macedonia patungo sa Asia 
Minor sa biyahe pabalik noong ikatlong paglalakbay 
ng apostol bilang misyonero, malamang na noong 
tagsibol ng 56 C.E. Hindi sinabi kung hanggang 
saan sumama si Segundo kay Pablo.---Gaw 20:3-5. 


SEHARIAS [Hinanap ni Jah]. Ulo ng isang 
Benjamitang pamilya na naninirahan sa Jerusalem, 
anak o inapo ni Jeroham.---1Cr 8:1, 26-28. 


SEIR [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “mangilabot,” posibleng tumutukoy sa maka- 
hoy na mga burol: o, posibleng nangangahulugang 
“Mangilabot (Mangatog) sa Pagkagimbal']. 

1. Isang “Horita” na ang pitong “anak” ay mga 
shik sa lupain ng Seir bago ito pinanirahanan ni 
Esau (Edom). (Gen 36:20, 21, 29, 30; 1Cr 1:38; 
ihambing ang Gen 14:4-6.) Si Seir ay maaaring na- 
nirahan sa bulubunduking pook sa T ng Dagat na 
Patay, at marahil ay ipinangalan sa kaniya ang lu- 
gar na ito. Hindi tiyak kung ang pitong “anak” 
ni Seir ay mga supling niya mismo o kinabibila- 
ngan ng naging mga inapo niya nang dakong huli. 
--Tingnan ang ANAH, DISON. 

2. Ang bulubunduking pook sa pagitan ng Dagat 
na Patay at ng Gulpo ng ‘Aqaba. (Gen 36:8, 30, Deu 
2:1, 8) Noong panahon ni Abraham, mga Horita ang 
nananahanan sa Seir. (Gen 14:6) Nang maglaon, 
ang apo ni Abraham na si Esau ay nagtatag ng mga 
interes sa Seir, samantalang ang kakambal nitong si 
Jacob ay nanirahan naman sa Padan-aram. (Gen 
32:3) Ngunit waring hindi tuluyang lumipat si Esau 
sa Seir hanggang noong makabalik si Jacob sa Ca- 
naan. (Gen 36:6-9) Nang dakong huli, itinaboy ng 
mga inapo ni Esau, na mga Edomita, ang mga Ho- 
rita (Deu 2:4, 5, 12, Jos 24:4), at ang lupain ay tina- 
wag na Edom. Gayunman, ang mas matandang pa- 
ngalang Seir ay ikinapit din sa mga inapo ni Esau at 
sa lugar na tinirahan nila. (Bil 24:18, ihambing ang 
2Ha 14:7: 2Cr 25:11.) Lumilitaw na noong panahon 
ng paghahari ni Haring Hezekias, may mga lalaki 
mula sa tribo ni Simeon na pumaroon sa Bun- 
dok Seir, at matapos nilang lipulin ang nalabi ng 
mga Amalekita, ang mga Simeonita ay nagsimu- 
lang manirahan doon. (1Cr 4:41-43) Para sa mga 


1121 


detalye tungkol sa heograpiya at kasaysayan ng 
Seir, tingnan ang EDOM, MGA EDOMITA. 

3. Isang bundok sa pagitan ng Baala (Kiriat- 
jearim) at Kesalon sa H hanggahan ng teritoryo ng 
Juda. (Jos 15:10) Ang Seir ay karaniwan nang iniu- 
ugnay sa tagaytay na mga 15 km (9.5 mi) sa K ng 
Jerusalem, na sa timugang panig nito naroroon ang 
nayon ng Shoresh. 


SEIRA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mangilabot,” posibleng tumutukoy sa 
makahoy na mga burol]. Dito tumakas si Ehud 
pagkatapos niyang patayin ang Moabitang si Ha- 
ring Eglon. Ang eksaktong lokasyon nito sa bulu- 
bunduking pook ng Efraim ay hindi alam sa nga- 
yon.--Huk 3:26, 27. 


SEKTA. Ang salitang Griego (hai'resis, pinag- 
mulan ng salitang Ingles na heresy) na isinalin bi- 
lang “sekta” ay nangangahulugang “pili” (Lev 22:18, 
LXX) o “yaong pinili,” samakatuwid, “isang kalipu- 
nan ng mga taong nagbubukod ng kanilang sari- 
li mula sa iba at sumusunod sa sarili nilang mga pa- 
niniwala [isang sekta o partido]. (Greek-English 
Lexicon of the New Testament ni Thayer, 1889, 
p. 16) Ikinakapit ang terminong ito sa mga tagapag- 
taguyod ng dalawang prominenteng sanga ng Juda- 
ismo, ang mga Pariseo at ang mga Saduceo. (Gaw 
5:17: 15:5, 26:5) Ang Kristiyanismo ay tinawag din 
ng mga di-Kristiyano bilang “sekta” o “sekta ng mga 
Nazareno,” anupat posibleng iniisip nila na iyon ay 
humiwalay sa Judaismo.--Gaw 24:5, 14: 28:22. 
Ipinanalangin ng tagapagtatag ng Kristiyanismo, 
si Jesu-Kristo, na sana'y umiral ang pagkakaisa sa 
gitna ng kaniyang mga tagasunod (Ju 17:21), at na- 
ging lubhang interesado ang mga apostol sa pagpa- 
panatili ng pagkakaisa ng kongregasyong Kristiyano. 
(1Co 1:10: Jud 17-19) Maaaring bumangon ang ma- 
tinding pagtatalo, di-pagkakasundo, at alitan pa nga 
kung walang pagkakaisa ng paniniwala. (Ihambing 
ang Gaw 23:7-10.) Kaya dapat iwasan ang mga sek- 
ta, yamang kabilang ang mga ito sa mga gawa ng 
laman. (Gal 5:19-21) Binabalaan ang mga Kristiyano 
na huwag magtaguyod ng mga sekta o magpaligaw 
sa mga bulaang guro. (Gaw 20:28, 2Ti 2:17, 18; 2Pe 
2:1) Sa kaniyang liham kay Tito, itinagubilin ng 
apostol na si Pablo na ang taong patuloy na nagtata- 
guyod ng isang sekta, matapos babalaan nang ma- 
kalawang ulit, ay dapat itakwil, na maliwanag na 
nangangahulugang ititiwalag ito mula sa kongregas- 
yon. (Tit 3:10) Yaong mga tumatangging masangkot 
sa paglikha ng mga pagkakabaha-bahagi sa loob ng 
kongregasyon o sa pagsuporta sa isang partikular na 
paksiyon ay makikilala dahil sa kanilang tapat na 
landasin at kakikitaan ng katibayan na taglay nila 
ang pagsang-ayon ng Diyos. Lumilitaw na ito ang ti- 


SELAH 


nutukoy ni Pablo nang sabihin niya sa mga taga-Co- 
rinto: “Tiyak na mayroon ding mga sekta sa gitna 
ninyo, upang ang mga taong sinang-ayunan ay ma- 
ging hayag din sa gitna ninyo.”---1Co 11:19. 


SELA [Malaking Bato]. 

1. Isang lokasyon sa hangganan ng teritoryong 
Amorita pagkatapos ariin ng mga Israelita ang Lu- 
pang Pangako. (Huk 1:36) Hindi alam kung saan 
ang lugar na ito sa ngayon. Iniuugnay ng ilan ang 
Sela na ito sa Sela na nasa Edom (2Ha 14:7), ngunit 
walang katibayan na ang teritoryong Amorita ay 
umabot nang gayon kalayo sa T hanggang sa rehi- 
yong kontrolado ng mga Edomita. 

2. Isang pangunahing Edomitang lunsod na bini- 
hag ng Judeanong si Haring Amazias at binago ang 
pangalan tungo sa Jokteel. (2Ha 14:7) Maaaring ang 
Sela ang “nakukutaang lunsod” na tinukoy sa Awit 
108: 10 ngunit di-binanggit ang pangalan. 

Iniuugnay ng ilan ang lunsod na ito sa Umm el- 
Biyara, mga 100 km (60 mi) sa HHS ng hilagaang 
dulo ng Gulpo ng ‘Aqaba. Ang mabatong talampas 
na ito ay 300 m (984 na piye) ang taas at nasa 
kanluraning sulok ng kapatagan kung saan itinayo 
nang dakong huli ang Nabateanong lunsod ng Petra. 
Palibhasa'y mararating lamang sa pamamagitan ng 
isang makitid at paliku-likong bangin at napalilibu- 
tan ng matatarik na dalisdis na batong-buhangin, 
ang kapatagang ito ay may mahusay na panangga- 
lang. Ang kahanga-hangang mga guho ng Petra, la- 
kip na ang mga templo, mga libingan, at mga tira- 
hang inuka sa bato, ay hindi bahagi ng sinaunang 
Edomitang lunsod ng Sela. Pinaboran kamakailan 
ng mga iskolar na iugnay ang Sela sa es-Sela', mga 
4 na km (2.5 mi) sa HHK ng Bozra. 

3. Isang dako na binanggit sa isang kapahayagan 
laban sa Moab. (Isa 15:1, 16:1) Hindi matiyak kung 
ang lugar na ito rin ang Blg. 2 o hindi. 


SELAH. Transliterasyon ng isang pananalitang 
Hebreo na malimit makita sa Mga Awit at lumilitaw 
rin sa Habakuk kabanata 3. Bagaman karaniwang 
ipinapalagay na ito ay isang teknikal na termino sa 
musika o sa pagtula, hindi alam kung ano ang ek- 
saktong kahulugan nito. Naniniwala ang ilan na ang 
ibig sabihin nito ay isang “paghinto, pagtigil, o pag- 
pigil,” maaaring sa pag-awit ng salmo upang big- 
yang-daan ang isang interlude ng musika o paghin- 
to kapuwa sa pag-awit at sa musikang tugtugin 
upang tahimik na makapagbulay-bulay. Alinman 
dito, walang alinlangan na ginagamit ang paghinto 
upang lalong maidiin ang bagay o damdaming ka- 
papahayag lamang, upang maitimo ang lubos na 
kahalagahan ng huling kapahayagan. Sa Griegong 
Septuagint, isinalin ang Selah bilang di'a'psal:ma, na 
binibigyang-katuturan bilang “isang interlude ng 


SELED 


musika.” Ang Selah ay laging lumilitaw sa dulo ng 
isang sugnay at karaniwa'y sa dulo ng isang stro- 
phe, anupat ang bawat paglitaw ay nasa isang awit 
na naglalaman ng isang uri ng tagubilin o panana- 
lita para sa musika. Sa Awit 9:16, kasama nito ang 
“Higayon,” anupat doon ay inuunawa ito ng ilan bi- 
lang nauugnay sa musika ng alpa. 

SELED [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “lumukso [sa kagalakan] ']. Isang 
anak ni Nadab sa Jerameelitang pangkat ng tala- 
angkanan ni Juda. Si Seled ay namatay na walang 
mga anak.--1ICr 2:25, 30. 


SELEMIAS [Si Jehova ay Kagantihan: o, Haing 
Pansalu-salo ni Jehova]. 

1. Isang Levitikong bantay ng pintuang-daan na 
inatasan sa pamamagitan ng palabunutan sa da- 
kong S ng santuwaryo noong panahon ng paghaha- 
ri ni David.— 1Cr 26:14; tingnan ang MESELEMIAS. 

2. Lolo ng opisyal ni Jehoiakim na si Jehudi: anak 
ni Cusi.--Jer 36:14. 

3. Ama ng mensahero ni Zedekias na si Jehucal 
(Jucal).---Jer 37:3, 38:1. 

4. Ama ni Irias, ang opisyal na nangangasiwa sa 
Pintuang-daan ng Benjamin sa Jerusalem, anak ni 
Hananias.---Jer 37: 13. 

5. Isa sa mga mensahero ni Haring Jehoiakim na 
isinugo upang dalhin si Jeremias at si Baruc sa ha- 
rap nito, anak ni Abdeel.---Jer 36:26. 

6, 7. Dalawang lalaking nakatalang kabilang sa 
mga anak o mga inapo ni Binui na, sa pagbabalik ni 
Ezra sa Jerusalem noong 468 B.C.E., nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga.--Ezr 10:38, 39, 
41, 44. 

8. Ama ng Hananias na tumulong na magkum- 
puni ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:30. 

9. Isang saserdote, at isa sa mga pinagkatiwalaan 
ni Nehemias, noong ikalawang pagdalaw niya sa Je- 
rusalem, ng mga imbakan at ng pamamahagi ng 
mga ikapu sa mga nararapat tumanggap nito.---Ne 
13:6, 7, 12, 13. 


SELEP. Ang ikalawang binanggit na anak ni 
Joktan, pinagmulan ng isa sa mga unang pamilyang 
nabuhay pagkaraan ng Baha. (Gen 10:26, 1Cr 1:20) 
Ang mga katumbas sa Arabe ng pangalang ito ay 
matatagpuan sa mga inskripsiyong Sabeano (mula 
pa noong bago ang ikapitong siglo B.C.E.) na bu- 
manggit sa isang Yemenitang distrito ng Salafo Sa- 
lif. Ang isa pang anyo ng pangalang ito ay maaa- 
ring nanatili sa Sulaf, isang dako na mga 100 km 
(60 mi) sa H ng San‘a, kabisera ng Republika ng Ye- 
men. Gayunman, ipinahihiwatig lamang sa pangka- 
lahatang paraan ng pagkakahawig na ito kung saan 
namayan ang mga inapo ni Selep. 


1122 


SELES [Ikatlo; Tatlong Bahagi]. Isang Aseritang 
anak ni Helem; ulo ng isang pamilya at namumu- 
kod-tanging mandirigma.--1Cr 7:30, 35, 40. 


SELEUCIA. Isang nakukutaang daungang ba- 
yan sa Mediteraneo na ginamit ng Antioquia ng 
Sirya at mga 20 km (12 mi) sa TK ng lunsod na 
iyon. Ang dalawang lugar na ito ay pinagdugtong 
ng isang daan; at ang napaglalayagang Ilog Oron- 
tes, na umaagos nang lampas pa sa Antioquia, 
ay bumubuhos sa Dagat Mediteraneo di-kalayuan 
sa T ng Seleucia. Kasama si Bernabe, naglayag 
si Pablo mula sa Seleucia sa pasimula ng kani- 
yang unang paglalakbay bilang misyonero, noong 
mga 47 C.E. (Gaw 13:4) Bagaman pagkatapos nito 
ay hindi na binanggit ang Seleucia sa ulat ng 
Mga Gawa, malamang na nagkaroon ito ng bahagi 
sa mga pangyayaring inilahad doon. (Gaw 14:26; 
15:30-41) Upang ipakitang iba pa ang lunsod na ito 
sa ibang mga lugar sa sinaunang Gitnang Sila- 
ngan na may ganito ring pangalan, kung minsan 
ay tinatawag itong Seleucia Pieria. Ito ay nasa 
H lamang ng makabagong-panahong Süveydiye, 
o Samandag, sa Turkey. Dahil sa banlik mula sa 
Orontes, ang daungan ng sinaunang Seleucia ay 
isa nang latian. 


SELOMI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “kapayapaan']. Isang Aserita na ang anak 
na pinuno ay inatasan upang tumulong sa paghaha- 
ti-hati ng Lupang Pangako sa mga tribo ng Israel. 
-Bil 34:17, 18, 27. 


SELOMIT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “kapayapaan"]. 

1. Isang babaing Danita na anak ni Dibri na ang 
anak sa isang Ehipsiyo ay pinatay sa ilang dahil 
sa pag-abuso sa pangalan ni Jehova.--Lev 24:10- 
14, 23. 

2. Isang Kohatitang Levita na mula sa pamilya 
ni Izhar; tinatawag ding Selomot.--ICr 23:12, 18, 
24:22. 

3. Isang Levitang inapo ng anak ni Moises na si 
Eliezer; tinatawag ding Selomot.---1Cr 26:25-28. 

4. Anak ng Judeanong si Haring Rehoboam sa 
kaniyang paboritong asawa na si Maaca, kapatid ni 
Haring Abias.--2Cr 11:20-23, 12:16. 

5. Anak na babae ni Gobernador Zerubabel. 
--ICr 3:19. 

6. Anak ni Josipias at ulo ng sambahayan ni Bani 
sa panig ng ama. Si Selomit, na sinamahan ng 160 
lalaki, ay pumaroon sa Jerusalem kasama ni Ezra. 
—Ezr 8:1, 10. 


SELOMOT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “kapayapaan"]. 


1123 


1. Ulo ng isang sambahayan sa panig ng ama na 
kabilang sa mga inapo ng anak ni Levi na si Gerson. 
— 1Cr 23:6, 7, 9. 

2. Isang Kohatitang Levita na mula sa pamilya 
ni Izhar; kilala rin bilang Selomit.--1Cr 23:12, 18, 
24:22. 

3. Isang Levitang inapo ni Moises sa pamamagi- 
tan ng anak nitong si Eliezer. Inilagay ni David si 
Selomot at ang mga kapatid nito upang mangasiwa 
sa mga kayamanan ng mga banal na bagay, lakip 
na ang pinabanal na samsam mula sa digmaan na 
kinuha ng mga Israelita. (1Cr 26:25-28) Tinawag 
din siyang Selomit. 


SELUMIEL [Kapayapaan ng Diyos]. Isang Si- 
meonitang pinuno. Si Selumiel ay tumulong sa 
pambansang sensus na kinuha mga isang taon pag- 
katapos ng Pag-alis mula sa Ehipto. Siya ang pinu- 
no ng hukbo ng Simeon, gayundin, inihandog niya 
ang kaniyang handog nang pasinayaan ang altar ng 
tabernakulo.--Bil 1:4, 6; 2:12, 7:36-41, 10:19. 


SEM  [Pangalan: Kabantugan]. Isa sa tatlong 
anak ni Noe, mula sa mga ito ay “nangalat ang po- 
pulasyon ng buong lupa” pagkaraan ng pangglobong 
Baha.--Gen 6:10, 9:18, 19. 

Bagaman ang tatlong anak na ito ay laging naka- 
tala bilang “Sem, Ham at Japet,” hindi pa rin mati- 
yak ang pagkakasunud-sunod nila ayon sa edad. 
Kahit si Sem ang unang binabanggit, hindi iyon ti- 
yakang nagpapahiwatig na si Sem nga ang panga- 
nay ni Noe, yamang mismong ang panganay na 
anak ni Sem (si Arpacsad) ay nakatala bilang ikatlo 
sa mga rekord ng talaangkanan. (Gen 10:22, 1Cr 
1:17) Sa orihinal na Hebreo, ang Genesis 10:21 ay 
maaaring isalin sa ilang paraan, anupat sa ilang sa- 
lin ay tinutukoy si Sem bilang “kapatid ni Japet na 
pinakamatanda [“nakatatanda,” KJ],” samantalang 
sa iba naman ay tinatawag siyang “nakatatandang 
[mas matandang,” AT] kapatid ni Japet.” (AS, Dy, 
RS, JB, Ro) Magkakaiba rin ang salin ng sinaunang 
mga bersiyon--sa Septuagint, sa salin ni Symma- 
chus, at sa Targum ni Onkelos ay ipinakikitang si 
Japet ang mas matanda, samantalang sa Samari- 
tanong Pentateuch, sa Latin na Vulgate, at sa mga 
bersiyong Syriac ay ipinakikilala si Sem bilang ang 
nakatatandang kapatid ni Japet. Gayunman, ipinahi- 
hiwatig ng katibayang masusumpungan sa iba pang 
bahagi ng Bibliya na malamang na si Sem ang ika- 
lawang anak ni Noe, anupat nakababata kay Japet. 

Ipinakikita ng ulat na si Noe ay nagsimulang mag- 
kaanak pagkaraang sumapit sa edad na 500 taon 
(2470 B.C.E.), anupat naganap ang Delubyo noong 
kaniyang ika-600 taon. (Gen 5:32, 7:6) Bagaman 
may-asawa na si Sem noong panahon ng Delubyo 
(Gen 6:18), binanggit na nagkaroon siya ng kani- 


SEM 


yang unang anak, si Arpacsad, dalawang taon pag- 
karaan ng Delubyo (2368 B.C.E.) noong siya ay 
100 taong gulang na. (Gen 11:10) Mangangahulugan 
ito na si Sem ay ipinanganak noong si Noe ay 502 ta- 
Ong gulang (2468 B.C.E.): at yamang lumilitaw na si 
Ham ang tinutukoy na “bunsong anak” (Gen 9:24), 
makatuwirang sabihin na si Japet ang unang anak 
na ipinanganak kay Noe, noong siya ay 500 tadng 
gulang. 

Kasunod ng kapanganakan ni Arpacsad, ipinanga- 
nak kay Sem ang iba pang mga anak na lalaki (at 
mga anak na babae), kabilang na sina Elam, Asur, 
Lud, at Aram. (Gen 10:22, 11:11) Kasunod ni Aram, 
itinala rin ng katulad na ulat sa 1 Cronica 1:17 sina 
“Uz at Hul at Geter at Mas,” ngunit sa Genesis 10:23 
ay ipinakitang ang mga ito ay mga anak ni Aram. 
Ipinakikita ng Bibliya at ng iba pang katibayan ng 
kasaysayan na si Sem ang pinagmulan ng mga ta- 
ong Semitiko: mga Elamita, mga Asiryano, sinau- 
nang mga Caldeo, mga Hebreo, mga Arameano (o 
mga Siryano), iba't ibang tribong Arabe, at marahil 
ng mga Lydiano ng Asia Minor. Mangangahulugan 
ito na ang karamihan ng populasyong nagmula kay 
Sem ay nanirahan sa timog-kanlurang sulok ng kon- 
tinente ng Asia, umabot sa kalakhang bahagi ng 
Fertile Crescent at sumaklaw sa malaking bahagi ng 
Peninsula ng Arabia.---Tingnan ang mga artikulo sa 
ilalim ng mga pangalan ng indibiduwal na mga anak 
ni Sem. 

Nang takpan ni Sem at ng kaniyang kapatid na si 
Japet ang kahubaran ng kanilang ama noong pana- 
hong malasing sa alak si Noe, nagpakita sila hindi la- 
mang ng paggalang sa magulang kundi ng pagga- 
lang din sa isa na ginamit ng Diyos upang mailigtas 
sila sa Baha. (Gen 9:20-23) Pagkatapos nito, sa pag- 
papalang binigkas ni Noe, ipinahiwatig na ang linya 
ni Sem ay partikular na magkakamit ng lingap ng 
Diyos at tutulong sa pagpapabanal sa pangalan ng 
Diyos, anupat tinukoy ni Noe si Jehova bilang “ang 
Diyos ni Sem.” (Gen 9:26) Si Sem, sa pamamagitan 
ng kaniyang anak na si Arpacsad, ang pinagmulan 
ni Abraham, at sa kaniya ibinigay ang pangako may 
kinalaman sa Binhi na sa pamamagitan nito ay ta- 
tanggap ng pagpapala ang lahat ng pamilya sa lupa. 
(1Cr 1:24-27, Gen 12:1-3: 22:15-18) Ang hula ni Noe 
may kinalaman sa pagiging “alipin” ni Canaan kay 
Sem ay natupad nang malupig ng mga Semita ang 
mga Canaanita bilang resulta ng pananakop ng mga 
Israelita sa lupain ng Canaan.---Gen 9:26. 

Nabuhay si Sem nang 500 taon pagkaraan ng ka- 
panganakan ni Arpacsad, anupat namatay sa edad 
na 600 taon. (Gen 11:10, 11) Samakatuwid, namatay 
siya mga 13 taon pagkamatay ni Sara (1881 B.C.E.) 
at sampung taon pagkatapos na makasal sina Isaac 
at Rebeka (1878 B.C.E.). Dahil dito, ipinapalagay na 
si Sem ay si Melquisedec (nangangahulugang “Hari 


SEMA 


ng Katuwiran"), ang haring-saserdote kung kanino 
nagbayad ng mga ikapu si Abraham. (Gen 14:18- 
20) Gayunman, walang sinasabi ang Bibliya hinggil 
dito at ipinakikita ng apostol na si Pablo na wa- 
lang iniwang rekord ng talaangkanan o iba pang 
mahahalagang impormasyon may kinalaman kay 
Melquisedec, anupat siya ay angkop na lumarawan 
kay Kristo Jesus, na Haring-Saserdote nang walang 
hanggan.---Heb 7:1-3. 


SEMA. 
[1-4: Malamyos na Tunog] 

1. Isang anak ni Hebron at ama ni Raham sa lin- 
ya ng mga inapo ni Juda sa pamamagitan ni Caleb. 
— 1Cr 2:42-44. 

2. Isang inapo ni Ruben.—1Cr 5:3, 8. 

3. Ulo ng isang Benjamitang sambahayan na na- 
mayan sa Aijalon at isa sa mga nagtaboy sa mga tu- 
matahan sa Gat. (1Cr 8:12, 13) Malamang na siya 
rin ang Simei sa 1 Cronica 8:21, na doon ay ipinaki- 
kilala bilang ama ng siyam na anak.--1Cr 8:19-21. 

4. Isa sa anim na tumayo sa kanan ni Ezra nang 
basahin nito ang Kautusan sa nagkakatipong bayan, 
malamang na isang saserdote.---Ne 8:4. 

5. Isang lunsod sa loob ng timugang teritoryo ng 
Juda (Jos 15:21, 26), marahil ay ang mismong naka- 
paloob na lunsod ng Sheba na pag-aari ng Simeon. 
(Jos 19:1, 2) Iminumungkahi ng ilan na ito rin ang 
Jesua at iniuugnay ito sa Tell es-Sa'weh (Tel Ye- 
shu'a), na mga 15 km (9.5 mi) sa SHS ng Beer-sheba. 


SEMAA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “makinig, pakinggan"]. Isang Benjamita 
ng Gibeah na ang dalawang anak na sina Ahiezer at 
Joas ay lumipat mula sa panig ni Saul tungo kay Da- 
vid sa Ziklag.--1Cr 12:1-3. 


SEMAIAS [nangangahulugang “Narinig (Pina- 
kinggan) ni Jehova"]. 

1. Isang Simeonita na ang malayong inapo ay 
sumama sa ekspedisyon na nang-agaw ng pinangi- 
nginainang teritoryo mula sa mga Canaanita noong 
mga araw ni Hezekias.---1Cr 4:24, 37-41. 

2. Isang anak ni Joel sa tribo ni Ruben.—1Cr 5: 
3,4. 

3. Pinuno ng Levitikong sambahayan ni Elisapan. 
Si Semaias at 200 sa kaniyang mga kapatid, na nag- 
pabanal ng kanilang sarili, ay nasa prusisyon na 
nagdala ng kaban ng tipan sa Jerusalem.--- 1Cr 15:4, 
8, 11-16. 

4. Kalihim ng mga Levita na nagtala sa 24 na 
pangkat ng mga saserdote na inorganisa ayon sa ta- 
gubilin ni David, anak ni Netanel.---1Cr 24:6. 

5. Panganay na anak ni Obed-edom, isang Levi- 
ta. Si Semaias at ang kaniyang mga anak ay naka- 


1124 


talang lahat bilang mga bantay ng pintuang-daan 
na naatasan sa mga kamalig ng santuwaryo.--1Cr 
26:1, 4, 6, 7, 12, 13, 15. 

6. Isang propeta ni Jehova noong panahon ng 
paghahari ng anak ni Solomon na si Rehoboam. 
Pagkatapos ng paghihimagsik ng sampung hila- 
gang tribo noong 997 B.C.E., binigkas ni Semaias 
ang mga salita ni Jehova na nagbabawal sa pagta- 
tangka ni Rehoboam na muling lupigin ang mga ito. 
(1Ha 12:21-24, 2Cr 11:1-4) Noong ikalimang taon ni 
Rehoboam (993 B.C.E.), sinalakay ng Ehipsiyong si 
Haring Sisak ang Juda, at sinabihan ni Semaias si 
Rehoboam at ang mga prinsipe nito na pinabayaan 
sila ni Jehova yamang pinabayaan nila Siya. Gayun- 
man, dahil si Rehoboam at ang mga prinsipe ay 
nagpakumbaba, binawasan ni Jehova ang pagiging 
mapamuksa ng pagsalakay. (2Cr 12:1-12) Isinulat 
din ni Semaias ang isa sa mga nakasulat na rekord 
ng paghahari ni Rehoboam.---2Cr 12:15. 

7. Isa sa mga Levitang isinugo ni Haring Jeho- 
sapat noong kaniyang ikatlong taon (934 B.C.E.) 
upang magturo ng Kautusan sa mga lunsod ng 
Juda.--2Cr 17:7-9. 

8. Isang Levitang inapo ni Jedutun na inatasan ni 
Hezekias noong kaniyang unang taon ng pamama- 
hala (745 B.C.E.) upang tumulong na linisin ang 
templo. Ibinaba ni Semaias at ng iba pang mga Le- 
vita ang maruruming bagay sa Libis ng Kidron. 
(2Cr 29:12, 14-16) Malamang na siya rin ang Blg. 9. 

9. Isa sa mga Levita na namahagi ng mga ikapu 
at iba pang mga abuloy sa mga lunsod ng mga sa- 
serdote noong panahon ng paghahari ni Hezekias. 
(2Cr 31:6, 12, 14, 15) Malamang na siya rin ang 
Blg. 8. 

10. Isa sa mga Levitang pinuno na nagbigay ng 
bukas-palad na abuloy na mga hayop na panghan- 
dog para sa pagdiriwang ni Josias ng dakilang Pas- 
kuwa.---2Cr 35:1, 9. 

11. Ama ni Urias, isang propetang kapanahon ni 
Jeremias, mula sa Kiriat-jearim.---Jer 26:20. 

12. Ama ni Delaias, isang Judeanong prinsipe 
noong panahon ng paghahari ni Jehoiakim.---Jer 
36:12. 

13. Isang bulaang propeta na mula sa bayan 
ng Nehelam at isang kalaban ni Jeremias, dina- 
lang bihag sa Babilonya kasama ni Jehoiakin noong 
617 B.C.E. Mula roon ay sumulat siya sa saserdoteng 
si Zefanias at sa mga kasamang saserdote sa Jeru- 
salem, na hinahatulan si Jeremias dahil sa paghula 
ng isang mahabang pagkatapon at dahil sa paghi- 
mok sa mga tapon na mamayan sa Babilonia. Iginiit 
ni Semaias na dapat ilagay si Jeremias sa pangawan. 
Gayunman, inihula ni Jehova na dahil tinangka ni 
Semaias na pagtiwalain ang mga Judio sa kabulaa- 
nan at nagsalita siya ng tahasang paghihimagsik, 


1125 


siya ni ang kaniyang supling man ay hindi mapapa- 
bilang sa pababaliking mga tapon.---Jer 29:24-32. 

14. Isang saserdote, at malamang ang pinagmu- 
lan ng isang makasaserdoteng pamilya, na bumalik 
sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E. 
Sa sumunod na salinlahi, si Jehonatan ang naging 
ulo sa sambahayan ni Semaias sa panig ng ama. (Ne 
12:1, 6, 7, 12, 18) Ang kanilang kinatawan, o isa 
pang saserdote na may gayunding pangalan, ay 
nagpatotoo sa pambansang tipan noong panahon ng 
pagkagobernador ni Nehemias.--Ne 10:1, 8. 

15. Isang Levitang nagmula kay Jedutun na ang 
anak o inapong si Obadias ay nanirahan sa Jerusa- 
lem pagkaraan ng pagkatapon.---1Cr 9:16, 34. 

16. Isang Levita na mula sa mga inapo ni Merari 
na nanirahan din sa Jerusalem mga ilang panahon 
pagkaraan ng pagkatapon sa Babilonya: anak ni Ha- 
sub.--1Cr 9:14, 34: Ne 11:15. 

17. Isang lider ng mga anak ni Adonikam na su- 
mama kay Ezra sa Jerusalem noong 468 B.C.E. Ma- 
lamang na isa siya sa mga ipinadala ni Ezra upang 
humiling ng mga lingkod para sa santuwaryo, na 
ang resulta ay ang pagtitipon ng ilang Levita at Ne- 
tineo ukol sa paglalakbay.---Ezr 8:1, 13, 16-20. 

18. Isa sa mga saserdote na pinasigla ni Ezra, 
pagdating sa Jerusalem, na paalisin ang mga asa- 
wang banyaga na kinuha nila, anak ni Harim.---Ezr 
10:10, 11, 21, 44. 

19. Isa sa mga Israelita, anak ng isa pang Harim, 
na kumuha rin ng mga asawang banyaga ngunit pi- 
naalis ang mga ito.--Ezr 10:25, 31, 44. 

20. Isa sa mga tumulong na kumpunihin ang pa- 
der ng Jerusalem, anak ni Secanias, at isang bantay 
ng pintuang-daan, sa gayon ay malamang na isang 
Levita.---Ne 3:29. 

21. Ang bulaang propeta na inupahan nina Tobia 
at Sanbalat upang sabihin kay Nehemias ang tung- 
kol sa diumano'y banta sa buhay nito anupat sa ga- 
nitong paraan ay sinisikap na takutin si Nehemias, 
na hindi isang saserdote, upang makagawa ito ng 
kasalanan sa pamamagitan ng pagtatago sa templo. 
Anak ni Delaias.---Ne 6:10-13. 

22. Isa na nasa martsa ng pasinaya na isinaayos 
ni Nehemias pagkatapos na muling maitayo ang pa- 
der ng Jerusalem.---Ne 12:31-34. 

23. Isang saserdote na mula sa pamilya ni Asap 
na ang inapo ay nagmartsa sa prusisyon ding iyon, 
maliwanag na bilang isang manunugtog ng trum- 
peta.--Ne 12:31, 3b. 

24. Isang saserdoteng manunugtog sa prusisyon 
ding iyon, lumilitaw na kamag-anak ng Blg. 23. 
- Ne 12:31, 36. 

25. Isang saserdote na lumilitaw na tumugtog ng 
trumpeta nang magtagpo ang dalawang koro ng pa- 


SEMER 


sasalamat sa bahay ni Jehova noong okasyon ng 
pagpapasinaya ng pader.---Ne 12:40-42. 

26. Isang malayong inapo ni David. (1Cr 3:9, 10, 
22) Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang mga salitang 
“at ang mga anak ni Semaias,” sa gitna ng talata 22 
(na sinundan ng limang pangalan lamang), ay dapat 
na alisin bilang isang pagkakamali ng eskriba, sa ga- 
yon ay kinikilalang nagkaroon si Secanias ng anim 
na anak. Gayunman, iminumungkahi ng ibang mga 
iskolar na si Semaias at ang lima niyang anak ay 
itinuturing bilang ang anim na inapo ni Secanias. 


SEMAKIAS |Si Jehova ay Umalalay]. Isang Le- 
vitang apo ni Obed-edom na inatasan bilang isang 
bantay ng pintuang-daan sa dakong T ng santuwar- 
yo noong panahon ng paghahari ni David. Si Sema- 
kias at ang kaniyang mga kapatid sa laman ay pina- 
purihan dahil sa kanilang mga kakayahan.--1Cr 
26:1, 4, 6-8, 15. 


SEMARIAS 
ni Jehova']. 

1. Isa sa mga Benjamitang mandirigma na biha- 
sa sa paggamit ng kaliwa o kanang kamay na suma- 
ma kay David habang ito ay isang takas sa Ziklag. 
— 1Cr 12:1, 2, 5. 

2. Isang anak ni Haring Rehoboam, samakatuwid 
ay isang apo sa tuhod ni David.---2Cr 11:18, 19. 

3. Isa sa mga anak ni Harim na nagpaalis sa ka- 
nilang mga asawang banyaga at mga anak nang bu- 
malik si Ezra sa Jerusalem.--Ezr 10:31, 32, 44. 

4. Isa sa mga anak ni Binui na kumuha rin ng 
mga asawang banyaga ngunit nagpaalis sa mga ito. 
--Ezr 10:38, 41, 44. 


SEMEBER. Ang hari ng Zeboiim na tinalo ni 
Kedorlaomer at ng kaniyang mga kaalyado sa Ma- 
babang Kapatagan ng Sidim.---Gen 14:1-11. 


SEMED. Isang ulo ng isang sambahayan ng ni- 
nuno sa Benjamin, anak o inapo ni Elpaal.--1Cr 8:1, 
12, 13. 


SEMEIN. Isang inapo ni David at ninuno ng ina 
ni Jesus na si Maria.---Luc 3:26. 


SEMER [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “magbantay']. 

1. Isang inapo ni Aser, marahil ay kaniyang apo 
sa tuhod. Apat na anak ni Semer ang binanggit. 
(1Cr 7:30, 34) Ang Semer ay binabaybay na Somer 
sa 1 Cronica 7:32. 

2. Isang Meraritang Levita, ninuno ni Etan.--1Cr 
6:44-47. 

3. Ang may-ari ng burol ng Samaria: posibleng 
isang tribo sa halip na isang indibiduwal, sapagkat 
ang “Samaria” ay nangangahulugang “Pag-aari ng 


[nangangahulugang “Binantayan 


SEMIDA 


Liping Semer.” Binili ng Israelitang si Haring Omri 
ang bundok sa halagang dalawang talento na pilak 
(813,212) at nagsimula siyang mamahala mula roon 
noong mga 945 B.C.E.--1Ha 16:23, 24. 


SEMIDA. Isang anak ni Gilead at apo sa tuhod 
ni Manases. Mula sa apat na anak ni Semida ay na- 
buo ang isang pantribong pamilya, ang mga Semi- 
daita, na binilang sa ikalawang sensus sa ilang at tu- 
manggap ng isang teritoryo na takdang bahagi sa 
Lupang Pangako.---Bil 26:2, 29-32; Jos 17:2, 1Cr 7:19. 


SEMIDAITA, MGA [Ni (Kay) Semida]. Isang 
pamilya ng Manases na nagmula kay Semida.---Bil 
26:29, 32. 


SEMINIT. Bagaman ang literal na kahulugan 
ng terminong pangmusika na ito ay “ang ikawalo,” 
hindi tiyak ang eksaktong kahulugan nito. Maaaring 
tumutukoy ito sa isang partikular na tono, o mode, 
isa na mas mababa, at kapag may anumang panug- 
tog na iniuugnay sa terminong ito, malamang na 
ang mga iyon ay yaong tinutugtog para sa mga 
nota ng baho sa iskala ng musika. 

Sa 1 Cronica 15:21, tinutukoy ang mga alpa bilang 
“nakatono sa Seminit [posibleng tumutukoy sa ika- 


walong tono o sa mababang oktaba,” tlb sa Rbi8; 


“malamang na oktaba ng baho,” Da tlb z].” Ang mga 
superskripsiyon ng Awit 6 at 12 (kapuwa may ma- 
panglaw na katangian ang mga awit na ito) ay ka- 
babasahan: “Sa tagapangasiwa (ng mga panugtog 
na de-kuwerdas) sa mababang oktaba [sheminith |,” 
na maaaring nagpapahiwatig na ang mga awit na ito 
ay sinasaliwan ng musika sa mas mababang tono at 
inaawit nang gayundin.---Tingnan ang ALAMOT. 


SEMIRAMOT. 

1. Isang Levitang manunugtog na sumabay sa 
kaban ng tipan mula sa bahay ni Obed-edom hang- 
gang sa Jerusalem at pagkatapos ay inilagay siya 
upang tumugtog sa harapan ng tolda nito.--1Cr 15: 
17, 18, 20, 2b, 16:1, 4, 5. 

2. Isa sa mga Levita na isinugo ni Jehosapat 
upang magturo ng Kautusan sa mga tao noong 
934 B.C.E.--2Cr 17:7-9. 


SEMUEL [Pangalan ng Diyos]. Ang pangalang 
Hebreong ito ay isinasalin ding “Samuel.” 

1. Ulo ng sambahayan ng isang ninuno, anak 
o inapo ng anak ni Isacar na si Tola.--1Cr 7:1, 2. 

2. Kinatawan ng tribo ni Simeon sa delegasyon 
na naghati-hati sa Lupang Pangako sa mga takdang 
bahagi ng mga tribo, anak ni Amihud.--Bil 34:17, 
18, 20. 


SENAA. Mahigit sa 3,000 “anak ni Senaa” ang 
bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama 
ni Zerubabel noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 35, Ne 


1126 


7:38) Maaaring ang Senaa ay kapareho rin ng Hase- 
naa, isang pangalan na may Hebreong pamanggit 
na pantukoy na ha(s).—Ne 3:3. 

Lumilitaw na marami sa mga pangalang nasa 
mga talaan ng Ezra 2 at Nehemias 7 ay mga panga- 
lan ng mga lugar sa halip na mga tao, at sa gayon ay 
ipinapalagay ng ilan na ang Senaa ay isang lugar na 
bahagyang nasa H ng Jerico, kung saan binanggit 
nina Eusebius at Jerome na may isang tore ng “Mag- 
dalsenna.” (Onomasticon, 154, 16, 17) Walang-kati- 
yakang iniuugnay ito sa Khirbet al Beiyudat (Horvat 
'el-Beidat), mga 11 km (7 mi) sa HHS ng Jerico. 


SENAKERIB [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Isinauli ni Sin [ang diyos-buwan] 
sa Akin ang mga Kapatid”]. Anak ni Sargon II; hari 
ng Asirya. Minana niya sa kaniyang ama ang isang 
napakalakas na imperyo ngunit kinailangan niyang 
gugulin ang kalakhang bahagi ng kaniyang pagha- 
hari sa pagsugpo ng mga paghihimagsik, lalo na 
may kinalaman sa lunsod ng Babilonya. 

Lumilitaw na naglingkod si Senakerib bilang isang 
gobernador o heneral sa hilagaang rehiyon ng Asir- 
ya noong panahong naghahari ang kaniyang ama. 
Pagkaluklok niya sa trono, maliwanag na naging 
sanhi ng kaunting kaligaligan ang rehiyon na ito, 
anupat ang kaniyang mga suliranin ay panguna- 
hing nagmula sa T at sa K. Nilisan ng Caldeong si 
Merodac-baladan (Isa 39:1) ang kanlungan nito sa 
Elam, kung saan ito itinaboy ng ama ni Senakerib 
na si Sargon, at ipinroklama ang sarili nito bilang 
hari ng Babilonya. Humayo si Senakerib laban dito 
at sa mga kaalyado nitong Elamita, anupat tinalo 
ang mga ito sa Kis. Gayunman, tumakas si Mero- 
dac-baladan at nagtago sa loob ng sumunod na tat- 
long taon. Pinasok ni Senakerib ang Babilonya at ini- 
lagay si Bel-ibni sa trono bilang kinatawang pinuno. 
Pagkatapos nito ay isinagawa ang iba pang mga eks- 
pedisyon upang maglapat ng parusa para mapana- 
tiling nasusupil ang mga lupain sa maburol na mga 
bansa na nakapalibot sa Asirya. 

Pagkatapos, sa tinutukoy ni Senakerib na kani- 
yang “ikatlong kampanya,” kumilos siya laban sa 
“Hatti,” isang terminong maliwanag na tumutukoy 
noong panahong iyon sa Fenicia at Palestina. (An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 287) Sa pangkalahatan ay naghihimagsik ang lu- 
gar na ito laban sa pamatok ng Asirya. Kabilang sa 
mga tumutol sa gayong panunupil si Haring Heze- 
kias ng Juda (2Ha 18:7), bagaman walang katiba- 
yang nagpapakita na nakipag-alyansa siya sa iba 
pang mga kaharian sa paghihimagsik. 

Noong ika-14 na taon ni Hezekias (732 B.C.E.), du- 
maluhong ang mga hukbo ni Senakerib pakanluran, 
anupat binihag ang Sidon, Aczib, Aco, at iba pang 
mga lunsod sa baybayin ng Fenicia, at pagkatapos 


1127 


ay tumungo sila sa timog. Ang takot na mga kaha- 
rian, kabilang na yaong sa Moab, Edom, at Asdod, 
ay itinalang nagpadala noon ng tributo upang mag- 
pahayag ng pagpapasakop. Ang mapagmatigas na 
Askelon ay sapilitang kinuha kasama ang kalapit na 
mga bayan ng Jope at Bet-dagon. Sa isang inskrip- 
siyong Asiryano, inakusahan ang bayan at ang mga 
taong mahal ng Filisteong lunsod ng Ekron na ibini- 
gay nila ang kanilang haring si Padi kay Hezekias, 
na ayon kay Senakerib ay “nagbilanggo rito nang di- 
makatuwiran.” (Ancient Near Eastern Texts, p. 287: 
ihambing ang 2Ha 18:8.) Ang mga tumatahan sa 
Ekron ay inilalarawang humiling ng tulong sa Ehip- 
to at Etiopia upang hadlangan o biguin ang pagsa- 
lakay ng Asirya. 

Ipinakikita ng ulat ng Bibliya na humigit-kumu- 
lang sa panahong ito, nilusob ni Senakerib ang Juda, 
anupat kinubkob at binihag ang maraming nakuku- 
taang lunsod at mga bayan nito. Nagpasabi noon si 
Hezekias sa Asiryano sa Lakis anupat nag-alok na 
magbayad ng halaga ng tributong ipapataw ni Se- 
nakerib. (2Ha 18:13, 14) Ang pagbihag ni Senakerib 
sa Lakis ay inilalarawan sa isang frieze na nagpapa- 
kitang nakaupo siya sa trono sa harap ng nalupig na 
lunsod, anupat tumatanggap ng mga samsam mula 
sa lunsod na iyon na dinadala sa kaniya habang ang 
ilan sa mga bihag ay pinahihirapan. 

Hindi sinasabi sa ulat ng Bibliya kung si Ha- 
ring Padi, kung totoo mang isang bihag ni Hezekias, 
ay napalaya na noon, ngunit ipinakikita nito na nag- 
bayad si Hezekias ng tributong hiningi ni Senakerib 
na 300 talentong pilak (mga 51,982,000) at 30 talen- 
tong ginto (mga S11,560,000). (2Ha 18:14-16) Ga- 
yunman, nagsugo noon si Senakerib ng isang komi- 
te ng tatlong opisyal upang manawagan sa hari at 
bayan ng Jerusalem na sumuko sa kaniya at, sa 
bandang huli ay pumayag na maipatapon. Partiku- 
lar na hinamak ng mensahe ng Asirya ang panana- 
lig ni Hezekias kay Jehova. Sa pamamagitan ng ka- 
niyang tagapagsalita, ipinaghambog ni Senakerib na 
si Jehova ay magiging inutil na gaya ng mga diyos 
ng ibang lupaing bumagsak na sa harap ng kapang- 
yarihan ng Asirya.---2Ha 18:17-55. 

Ang komiteng Asiryano ay bumalik kay Senake- 
rib, na noon ay nakikipagbaka laban sa Libna, gaya 
ng narinig niya “may kaugnayan kay Tirhaka na 
hari ng Etiopia: “Narito, lumabas siya upang maki- 
pagbaka laban sa iyo.”” (2Ha 19:8, 9) Binabanggit ng 
mga inskripsiyon ni Senakerib ang isang pagbabaka 
sa Eltekeh (mga 15 km [9.5 mi] HHK ng Ekron) 
kung saan inaangkin niyang tinalo niya ang isang 
hukbong Ehipsiyo at ang mga hukbo ng “hari ng 
Etiopia.” Pagkatapos ay inilalarawan niya ang kani- 
yang panlulupig sa Ekron at ang pagsasauli niya sa 
pinalayang si Padi sa trono niyaon.---Ancient Near 
Eastern Texts, p. 287, 288. 


SENAKERIB 


Tinalo ni Jehova ang Hukbo ni Senakerib. 
Kung tungkol sa Jerusalem, bagaman nagpadala si 
Senakerib ng mga liham na nagbababala kay Heze- 
kias na hindi pa siya naglulubay sa kaniyang deter- 
minasyon na kunin ang kabisera ng Juda (Isa 37:9- 
20), ipinakikita ng rekord na ang mga Asiryano ay 
hindi man lamang “nagpahilagpos roon ng palaso, 
... ni nagtindig man ng muralyang pangubkob la- 
ban doon.' Si Jehova, na tinuya ni Senakerib, ay nag- 
sugo ng isang anghel na, sa isang gabi, ay nanakit 
ng “isang daan at walumpu't limang libo sa kampo 
ng mga Asiryano,” anupat bumalik si Senakerib “na 
may kahihiyan sa mukha sa kaniyang sariling lupa- 
in.”--Isa 37:33-37, 2Cr 32:21. 

Hindi binabanggit sa mga inskripsiyon ni Senake- 
rib ang kapahamakang dinanas ng kaniyang mga 
hukbo. Ngunit, gaya ng komento ni Propesor Jack 
Finegan: “Dahil sa karaniwang saloobin ng pagha- 
hambog na nangingibabaw sa mga inskripsiyon ng 
mga Asiryanong hari, . . . halos hindi maaasahan na 
iuulat ni Senakerib ang gayong pagkatalo.” (Light 
From the Ancient Past, 1959, p. 213) Pero kawi- 
li-wiling bigyang-pansin ang bersiyon ni Senake- 
rib, gaya ng makikita sa tinatawag na Sennacherib 
Prism, na ang isa ay nasa British Museum (Taylor 
Prism) at ang isa pa ay nasa Oriental Institute sa 
University of Chicago. Sinasabi niya sa isang baha- 
gi: “Tungkol kay Hezekias, ang Judio, hindi siya nag- 
pasakop sa aking pamatok, kinubkob ko ang 46 sa 
kaniyang matitibay na lunsod, napapaderang mga 
moog at ang di-mabilang na maliliit na nayon sa pa- 
ligid ng mga ito, at nilupig (ang mga ito) sa pama- 
magitan ng mga (lupang-)rampa na siniksik na ma- 
buti, at mga pambundol na dinalang (gayon) kalapit 
(sa mga pader) (lakip) ang pagsalakay ng mga ka- 
wal na naglalakad, (paggamit ng) mga mina, pag- 
butas ng mga pader at paghukay ng mga pundas- 
yon. Itinaboy ko (mula sa mga ito) ang 200,150 
katao, bata at matanda, lalaki at babae, mga kaba- 
yo, mga mula, mga buriko, mga kamelyo, malalaki 
at maliliit na baka na hindi mabilang, at itinuring 
(ang mga iyon) na samsam. Siya [si Hezekias] ay gi- 
nawa kong isang bilanggo sa Jerusalem, na kani- 
yang maharlikang tirahan, tulad ng isang ibon sa 
hawla... . Ang kaniyang mga bayan na sinamsa- 
man ko, kinuha ko mula sa kaniyang bansa at ibini- 
gay kay Mitinti, hari ng Asdod, kay Padi, hari ng Ek- 
ron, at kay Sillibel, hari ng Gaza. . . . Si Hezekias 
mismo... ay nagpadala sa akin, nang maglaon, sa 
Nineve, ang aking maringal na lunsod, lakip ang 
30 talento na ginto, 800 talento na pilak, mahahala- 
gang bato, antimonyo, malalaking tipak ng pulang 
bato, mga higaang may (kalupkop na) garing, mga 
upuang nimedu na may (kalupkop na) garing, mga 
balat ng elepante, kahoy na ebano, boxwood (at) 
lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan, ang 


SENAKERIB 


kaniyang (sariling) mga anak na babae, mga babae 
(concubine), mga manunugtog na lalaki at babae. 
Upang ihatid ang tributo at upang mangayupapa 
bilang isang alipin ay isinugo niya ang kaniyang 
(personal na) mensahero.”--Ancient Near Eastern 
Texts, p. 288. 

Pinalabis ng mapaghambog na bersiyong ito ang 
bilang ng mga talentong pilak na ipinadala mula sa 
300 tungo sa 800, at tiyak na ganito rin ang ginaga- 
wa nito sa iba pang mga detalye tungkol sa ibinayad 
na tributo, ngunit sa iba pang bagay ay kapansin- 
pansing pinagtitibay nito ang ulat ng Bibliya at ipi- 
nakikitang hindi inangkin ni Senakerib na nabihag 
niya ang Jerusalem. Gayunman, dapat pansinin na 
sinasabi ni Senakerib na ang pagbabayad ni Heze- 
kias ng tributo ay naganap pagkaraan ng banta ng 
Asiryano na kukubkubin ang Jerusalem, samanta- 
lang ipinakikita ng ulat ng Bibliya na ito ay ibinayad 
bago pa nito. Tungkol sa posibleng dahilan ng pag- 
kakabaligtad ng bagay na ito, pansinin ang ob- 
serbasyong binanggit sa Funk and Wagnalls New 
Standard Bible Dictionary (1936, p. 829): “Ang pag- 
tatapos ng kampanyang ito ni S[enakerib] ay mala- 
bo. Kung ano ang kaniyang ginawa pagkaraan ng 
pagbihag sa Ekron . . . ay isa pa ring misteryo. Sa ka- 
niyang mga ulat ng kasaysayan, inilalagay ni S[ena- 
kerib] sa puntong ito ang pagpaparusa niya kay He- 
zekias, ang paglusob niya sa bansa ng Juda, at ang 
ginawa niya sa teritoryo at mga lunsod ng Juda. 
Ang pagkakasunud-sunod na ito ng mga pangyaya- 
ri ay waring isang tabing na pantakip sa isang bagay 
na ayaw niyang banggitin.” Ipinakikita ng ulat ng 
Bibliya na nagmamadaling bumalik si Senakerib sa 
Nineve pagkatapos ng kapahamakang pinasapit ng 
Diyos sa kaniyang mga hukbo, kaya sa binaligtad na 
ulat ni Senakerib ay kumbinyenteng sinasabi na bi- 
nayaran sa kaniya ang tributo ni Hezekias sa pama- 
magitan ng isang pantanging mensahero sa Nineve. 
Talaga ngang kapansin-pansin na ipinakikita ng si- 
naunang mga inskripsiyon at mga rekord na wala 
nang iba pang kampanya si Senakerib sa Palestina, 
bagaman inaangkin ng mga istoryador na ang kani- 
yang paghahari ay nagpatuloy pa nang 20 taon. 

Inaangkin ng Judiong istoryador noong unang 
siglo C.E., si Josephus, na sinipi niya ang Babilon- 
yong si Berossus (itinuturing na nabuhay noong 
ikatlong siglo B.C.E.) na ganito ang ulat sa pangya- 
yari: “Nang bumalik si Senacheirimos sa Jerusalem 
mula sa kaniyang pakikidigma laban sa Ehipto, na- 
sumpungan niya roon ang hukbo sa ilalim ni Rapsa- 
kes na nanganganib dahil sa isang salot, sapagkat pi- 
nasapitan ng Diyos ng isang mapanalot na sakit ang 
kaniyang hukbo, at noong unang gabi ng pagkubkob 
ay isang daan at walumpu't limang libong lalaki ang 
namatay kasama ng kanilang mga kumandante at 
mga opisyal.” (Jewish Antiquities, X, 21 [i, 5]) Tina- 


1128 


tangka ng ilang komentarista na ipaliwanag ang sa- 
kuna sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang ulat na 
isinulat ni Herodotus (Il, 141) noong ikalimang sig- 
lo B.C.E. kung saan ay inaangkin niya na “isang gabi 
ay dumagsa sa kampo ng mga Asiryano ang napa- 
karaming dagang bukid at nilamon ang kanilang 
mga talanga at ang kanilang mga busog at ang mga 
hawakan ng kanilang mga kalasag,” anupat hindi na 
nila nakayanang magsagawa ng pagsalakay sa Ehip- 
to. Ang ulat na ito ay maliwanag na hindi katugma 
ng ulat ng Bibliya, ni kasuwato man ng mga inskrip- 
siyong Asiryano ang paglalarawan ni Herodotus sa 
kampanya ng Asirya. Gayunpaman, ipinahihiwatig 
ng mga ulat nina Berossus at Herodotus na ang mga 
hukbo ni Senakerib ay dinatnan ng bigla at kapaha- 
pahamak na suliranin sa kampanyang ito. 

Gayunman, hindi pa natapos ang mga problema 
ni Senakerib, at pagkabalik niya sa Asirya ay kinai- 
langan niyang sugpuin ang isa pang paghihimagsik 
sa Babilonya na sulsol ni Merodac-baladan. Sa pag- 
kakataong ito ay inilagay ni Senakerib ang sarili ni- 
yang anak, si Ashurnadinshumi, bilang hari sa Ba- 
bilonya. Pagkaraan ng anim na taon ay sinimulan ni 
Senakerib ang isang kampanya laban sa mga Elami- 
ta, ngunit hindi nagtagal ay gumanti sila sa pama- 
magitan ng pagsalakay sa Mesopotamia. Nabihag 
nila si Ashurnadinshumi at naglagay sila ng sarili 
nilang hari sa trono ng Babilonya. Sinundan ito ng 
ilang taon ng pag-aagawan sa pamamahala sa rehi- 
yong iyon, hanggang nang bandang huli ay guman- 
ti ang galit na si Senakerib sa Babilonya sa pamama- 
gitan ng lubusang pagwasak dito, isang pagkilos na 
wala pang katulad dahil sa katayuan ng Babilonya 
bilang ang “Banal na Lunsod” ng buong Mesopota- 
mia. Lumilitaw na walang mahalagang insidenteng 
naganap sa nalalabing mga taon ng pamamahala ni 
Senakerib. 

Ipinapalagay na namatay si Senakerib mga 20 
taon pagkaraan ng kaniyang kampanya laban sa Je- 
rusalem. Ang petsang ito ay batay sa mga rekord ng 
Asirya at Babilonya, anupat pinag-aalinlanganan 
kung mapananaligan ang mga ito. Gayunpaman, 
dapat pansinin na hindi sinasabi ng ulat ng Bibliya 
na ang kamatayan ni Senakerib ay nangyari kaagad 
pagkabalik niya sa Nineve. “Nang maglaon ay pu- 
masok siya sa bahay ng kaniyang diyos" na si Nis- 
roc, at “ibinuwal siya [ng kaniyang mga anak, sina 
Adramelec at Sarezer] sa pamamagitan ng tabak,” 
at tumakas sila patungo sa lupain ng Ararat. (2Cr 
32:21, Isa 37:37, 38) Pinatutunayan ito ng isang ins- 
kripsiyon ng kaniyang anak at kahalili, si Esar- 
hadon.---Ancient Records of Assyria and Babylonia, 
ni D. Luckenbill, 1927, Tomo II, p. 200, 201, tingnan 
ang ESAR-HADON. 

Mga Gawaing Pagtatayo. Ang Imperyo ng 
Asirya ay hindi nagkaroon ng partikular na pagla- 


1129 


wak sa ilalim ng pamamahala ni Senakerib. Gayun- 
man, nagsagawa siya ng isang maambisyong pro- 
yekto ng pagtatayo sa Nineve, na ibinalik niya sa 
posisyon nito bilang ang kabiserang lunsod. Ang na- 
pakalaking palasyo na itinayo niya roon ay binubuo 
ng mga bulwagan, mga korte, at maharlikang mga 
silid na sumasaklaw sa lawak na 450 m (1,500 piye) 
ang haba at 210 m (690 piye) ang lapad. Nagpapasok 
siya ng tubig mula sa layong 48 km (30 mi), anupat 
nagtayo ng isang daluyan sa ibabaw ng Ilog Gomel, 
kilala bilang ang Jerwan Aqueduct. Ang tubig nito 
ay nakatulong sa irigasyon ng mga hardin at mga 
parke, gayundin sa pagpuno sa bambang na nakapa- 
libot sa lunsod, sa gayon ay pinatitibay ang mga 
pandepensa ng lunsod. 


SENAZAR [mula sa wikang Akkadiano, nanga- 
ngahulugang “Sin [ang diyos-buwan], Ipagsangga- 
lang Mo!"]. Ang ikaapat na binanggit na anak ni Je- 
hoiakin (Jeconias), ipinanganak noong panahon ng 
kaniyang pagkatapon sa Babilonya.--1Cr 3:17, 18, 
tingnan ang SESBAZAR. 


SENE. “Isang malaking bato na tulad-ngipin.” 
Nakaharap ito sa Geba at nasa dakong T ng isa pang 
malaking bato na tinatawag na Bozez. Ang malala- 
king batong ito ay nasa pagitan ng mga bayan ng 
Micmash at Geba at binanggit sa ulat ng pagsalakay 
ni Jonatan sa mga Filisteo. (1Sa 14:4, 5, 13) Sa nga- 
yon ay walang maitakdang tiyak na lokasyon para 
sa malalaking batong ito, ngunit karaniwang itinu- 
turing na ang mga ito'y bahagi ng napakatatarik na 
dalisdis sa kahabaan ng Wadi Suweinit (Nahal Mikh- 
mas), na bumabagtas sa pagitan ng Micmash at 
Geba.--Tingnan ang BozEz. 


SENIR. Ang tawag ng mga Amorita sa Bun- 
dok Hermon. (Deu 3:9) Yamang binabanggit ng 
1 Cronica 5:23 ang “Senir at Bundok Hermon,” ma- 
aaring ginamit din ang pangalang Senir upang tu- 
mukoy sa isang bahagi ng Kabundukan ng Hermon 
o Anti-Lebanon. Ang Senir noon ay pinagkukunan 
ng mga kahoy ng enebro (Eze 27:5) at pinamumu- 
garan ng mga leon at mga leopardo. (Sol 4:8) Inila- 
larawan ng isang inskripsiyong Asiryano ang Senir 
(Sa-ni-ru) bilang “isang bundok, na nakaharap sa 
Lebanon.”--Ancient Near Eastern Texts, inedit ni 
J. Pritchard, 1974, p. 280, tingnan ang HERMON. 


SENSUS. Tingnan ang PAGPAPAREHISTRO, PAGRE- 
REHISTRO. 
SENTURYON. Tingnan ang OPISYAL NG HUKBO. 


SEORIM. Ulo ng ikaapat sa 24 na pangkat ng 
makasaserdoteng paglilingkod na pinili sa pamama- 
gitan ng palabunutan noong panahon ng paghaha- 
ri ni David.--1Cr 24:5, 8. 


SEPATIAS 


SEPAM. Isang lugar sa silanganing hanggahan 
ng Lupang Pangako. Lumilitaw na malapit lamang 
ito sa Ribla. (Bil 34:10, 11) Hindi na alam sa ngayon 
kung saan ang lokasyon nito. 


SEPAR. Isang hangganan ng teritoryong tinaha- 
nan ng mga inapo ni Joktan. Sinasabi ng Bibliya: “At 
ang dakong tinatahanan nila ay umabot mula sa 
Mesa hanggang sa Separ, na bulubunduking pook 
ng Silangan.” (Gen 10:29, 30) Ang isang iminu- 
mungkahing lokasyon nito ay ang Zafar (dating ka- 
bisera ng mga Himyaritang hari) sa Yemen, mga 
160 km (100 mi) sa HS ng timugang dulo ng Dagat 
na Pula. Ang isa pa ay isang baybaying lunsod na 
nasa Mahra, sa Dagat ng Arabia. Gayunman, hindi 
pa rin matiyak kung saan ang eksaktong lokasyon 
ng sinaunang Separ. 


SEPARAD. Mula sa lugar na ito'y nakatakdang 
bumalik ang mga tapon ng Jerusalem. (Ob 20) Hin- 
di alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Ga- 
yunman, sa mga lugar na iminumungkahi para rito, 
ang pinakaposibleng lokasyon nito ay ang Saparda, 
na binanggit sa ilang ulat ng kasaysayan ng Asirya 
bilang isang teritoryo ng Media. May pagkakataong 
ipinatapon ng mga Asiryano ang taong-bayan ng 
hilagang kaharian ng Israel sa “mga lunsod ng mga 
Medo.”---2Ha 17:5, 6. 


SEPARVAIM. Mula sa lunsod na ito ay nagda- 
la ang hari ng Asirya ng mga taong patitirahin sa 
Samaria pagkatapos na dalhin sa pagkatapon ang 
mga Israelita. (2Ha 17:24) Mas maaga rito, lumili- 
taw na ang Separvaim at ang hari nito ay natalo 
sa mga kamay ng mga Asiryano. (2Ha 19:13, Isa 
37:13) Yamang binanggit kasama ng mga lugar sa 
Sirya at Babilonia, marahil ang Separvaim ay nasa 
isa sa mga lugar na ito. 


SEPARVITA, MGA [Ng (Mula sa) Separvaim]. 
Taong-bayan ng lunsod ng Separvaim. Pagkatapos 
ng 740 B.C.E., ang ilan sa mga naninirahan sa Se- 
parvaim ay inilipat ng mga Asiryano sa Samaria 
upang magsilbing mga miyembro ng kolonya roon. 
Dinala ng mga Separvita ang kanilang huwad na re- 
lihiyon, pati na ang paghahain ng kanilang mga 
anak sa mga diyos na sina Adramelec at Anamelec. 
--2Ha 17:24, 31-33, 18:34: Isa 36:19. 


SEPATIAS [Si Jehova ay Humatol]. 

1. Isa sa mga Benjamitang mandirigma na lumi- 
pat mula sa panig ni Saul tungo kay David sa Ziklag; 
isang Haripita.— 1Cr 12:1, 2, 5. 

2. Ang ikalimang anak na ipinanganak kay 
David habang namamahala ito sa Hebron (1077- 
1070 B.C.E.). Ang ina ni Sepatias ay si Abital.---2Sa 
3:2, 4; 1Cr 3:1, 3. 


SEPELA 


3. Prinsipe ng tribo ni Simeon noong panahon ng 
paghahari ni David, anak ni Maaca.--1Cr 27:16, 22. 

4. Isang anak ni Jehosapat na binigyan ng kani- 
yang ama ng maraming kaloob at nakukutaang lun- 
sod, nang dakong huli ay pinatay ng kaniyang pina- 
kamatandang kapatid na si Jehoram.---2Cr 21:2-4. 

5. Isa sa mga prinsipe ng Juda na pagkakuha ng 
pahintulot ni Haring Zedekias na patayin si Jere- 
mias ay nag-utos na ihagis ito sa isang imbakang- 
tubig, anak ni Mattan.---Jer 38:1-6, 10. 

6. Pinagmulan ng isang pamilya sa Israel na dito 
ay 372 lalaki ang bumalik sa Jerusalem kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E., at 80 pa, na pinangu- 
nahan ni Zebadias, kasama naman ni Ezra noong 
468 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 4: 8:1, 8; Ne 7:9. 

7. Isang pamilya ng “mga anak ng mga lingkod 
ni Solomon” na bumalik din mula sa Babilonya kasa- 
ma ni Zerubabel.--Ezr 2:1, 2, 55, 57: Ne 7:59. 

8. Isang Benjamita na ang isa sa mga inapo ay 
nakatala na naninirahan sa Jerusalem pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya.---1Cr 9:7, 8. 

9. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Pe- 
rez at ninuno ng isa na nanirahan sa Jerusalem 
noong panahon ng pagkagobernador ni Nehemias. 
-Ne 11:1, 2, 4. 


SEPELA [Mababang Lupain]. Isang katawagan 
na kadalasang ikinakapit sa rehiyon ng mababa- 
bang burol sa pagitan ng gitnang kabundukan ng 
Palestina at ng mga baybaying kapatagan ng Filis- 
tia. (Deu 1:7: Jos 9:1: 10:40, 11:2, 12:8; Huk 1:9: 
2Cr 28:18, Ob 19; Zac 7:7) Ang Sepela ay isa sa 
mga rehiyon ng teritoryong nakaatas sa Juda. (Jos 
15:33-44) Bagaman may altitud na mga 450 m 
(1,500 piye), ito'y isang “mababang lupain” (iham- 
bing ang Jer 17:26, 32:44: 33:13 kung saan lumili- 
taw sa tekstong Hebreo ang shephe-lah') kung iha- 
hambing sa mas mataas na gitnang kabundukan. 
Kahangga ng “Sepela” ang Negeb sa dakong T (Huk 
1:9) at “ang bulubunduking pook ng Israel” naman 
(sa ibayo ng Mababang Kapatagan ng Aijalon) sa 
dakong H.---Jos 11:16. 

Ang mga libis sa pagitan ng alun-along mababa- 
bang burol ng rehiyong ito ay nagsilbing likas na 
mga ruta para sa S-K paglalakbay. Ang Sepela ay 
mataba at may katamtamang klima. Noong sinau- 
nang panahon, ang rehiyong ito ay nakilala dahil sa 
maraming puno ng sikomoro at mga taniman ng 
olibo. Mayroon din itong pastulan para sa mga ka- 
wan at mga bakahan.-- 1Ha 10:27: 1Cr 27:28: 2Cr 
1:15: 9:27: 26:10. 

Marahil, ang Sepela na iniuugnay sa “bulubundu- 
king pook ng Israel” (Jos 11:16) ay ang maburol na 
rehiyon sa pagitan ng kabundukan ng Samaria at ng 
Kapatagan ng Saron. Ang lugar na ito'y mas maki- 


1130 


tid at di-gaanong kilala kaysa sa Sepela ng Juda. 
Walang saligan upang ituring na mali ang magkahi- 
walay na pagtukoy sa Juda at Israel sa ika-11 kaba- 
nata ng Josue (tingnan ang tal 21). Ganito ang 
sabi ng isang talababa sa isang komentaryo nina 
C. F. Keil at F. Delitzsch: “Ang pagkakaiba ... 
ay maipaliliwanag nang walang kahirap-hirap kahit 
batay sa mga kalagayan noong panahon ni Josue. 
Ang Juda at ang doblihang tribo ni Jose (Efraim 
at Manases) ay naunang tumanggap ng kanilang 
mana sa pamamagitan ng palabunutan kaysa sa 
iba. Ngunit bagaman pumaroon na ang tribo ni 
Juda sa teritoryong itinakda sa kanila sa timog, ang 
lahat ng iba pang mga tribo ay nanatili pa rin sa Gil- 
gal: at kahit noong dakong huli, nang nasa kani- 
kanilang mga pag-aari na ang Efraim at Manases, 
ang buong Israel, maliban sa Juda, ay nagkakampo 
pa rin sa Shilo. Bukod diyan, ang dalawang baha- 
ging ito ng bansa ay pinaghiwalay ng teritoryong 
iniatas nang maglaon sa tribo ni Benjamin, ngunit 
nang panahong iyon ay wala pang nagmamay-ari, 
at karagdagan pa rito, ang altar, ang tabernakulo, at 
ang kaban ng tipan ay nasa piling ng Jose at ng iba 
pang tribo na nasa Shilo pa rin.”---Commentary on 
the Old Testament, 1973, Tomo II, Joshua, p. 124, 
125. 


SEPER, BUNDOK. Isang bundok sa Peninsu- 
la ng Sinai, kung saan nagkampo ang Israel.---Bil 
33:23, 24. 


SEPO. Isang anak ng Horitang shik na si Sobal 
na nanirahan sa Edom.--Gen 36:20, 21, 23: 1Cr 
1:40. 


SEPUPAM, SEPUPAN. Isang Benjamita na 
pinagmulan ng pantribong pamilya ng mga Supa- 
mita. (Bil 26:38, 39; 1Cr 8:5) Sa ibang bahagi ay ti- 
natawag na Mupim (Gen 46:21) at Supim.--1Cr 
7:12. 


SERA. Isang anak na babae ni Aser na kabilang 
sa “mga kaluluwa sa sambahayan ni Jacob na pu- 
maroon sa Ehipto. ”---Gen 46:7, 17, 27: Bil 26:46, 1Cr 
7:30. 


SERAIAS 
yaga)]. 

1. Isang anak ni Kenaz sa tribo ni Juda, kapatid 
ni Hukom Otniel, at pamangkin ni Caleb na tiktik. 
Ang mga inapo ni Seraias sa pamamagitan ng kani- 
yang anak na si Joab ay naging mga bihasang 
manggagawa.--1ICr 4:13, 14. 

2. Ang kalihim sa administrasyon ni Haring Da- 
vid. (2Sa 8:15, 17) Malibang nagkaroon ng ilang 
pagbabago sa tauhan ng katungkulang ito, sa ibang 
bahagi ay tinatawag siyang Seva (2Sa 20:25), Savsa 


[Si Jehova ay Nakipaglaban (Nagti- 


1131 


(1Cr 18:16), at Sisa, na ang dalawang anak ay nag- 
asikaso nang maglaon sa katulad na mga tungkulin 
sa ilalim ni Solomon. (1Ha 4:3) Ang mga pangalan 
ng karamihan sa iba pang mga opisyal ng pamaha- 
laan ay magkakapareho sa tatlong talaang Davidiko. 

3. Isang anak ni Asiel sa tribo ni Simeon na ang 
mga inapo, mga kapanahon ni Hezekias, ay suma- 
ma sa hukbo na nagpabagsak sa mga Hamita at 
mga Meunim na naninirahan sa isang lugar at pag- 
katapos ay gumamit sa lupaing iyon upang pangi- 
nainan ng mga kawan.---1Cr 4:24, 35, 38-41. 

4. Isa sa tatlo na isinugo ni Haring Jehoiakim, sa 
pagtatapos ng 624 B.C.E., upang kunin sina Jere- 
mias at Baruc dahil sa hula laban sa Jerusalem at 
Juda na itinala ni Baruc ayon sa idinikta ni Jeremias. 
Si Seraias ay anak ni Azriel.---Jer 36:9, 26. 

5. Ang pinunong tagapangasiwa ni Haring Zede- 
kias; anak ni Nerias at kapatid ni Baruc. (Jer 32:12, 
51:59) Noong ikaapat na taon ni Zedekias, 614 B.C.E., 
sinamahan ni Seraias si Zedekias patungo sa Babilo- 
nya. Binigyan siya ni Jeremias ng isang balumbon 
na naglalaman ng makahulang mga pagtuligsa sa 
Babilonya, anupat tinagubilinan siya na basahin ito 
sa tabi ng Ilog Eufrates, pagkatapos ay itali ang 
isang bato sa balumbon at ihagis ito sa ilog, sa ga- 
yon ay inilalarawan ang pagiging permanente ng 
pagbagsak ng Babilonya. (Jer 51:59-64) Malamang 
na ang ilan sa mga kaisipan mula sa hula ay ipina- 
sa ni Seraias sa mga Israelitang tapon na naroroon 
na. Kawili-wiling malaman na natagpuan ng mga 
arkeologo ang isang pantatak na may inskripsiyon 
na “Kay Seraias (ben) Nerias.”--Israel Exploration 
Journal, Jerusalem, 1978, Tomo 28, p. 56. 

6. Ang punong saserdote nang wasakin ng Babi- 
lonya ang Jerusalem noong 607 B.C.E. Bagaman pi- 
natay si Seraias sa utos ni Nabucodonosor, ang kani- 
yang anak na si Jehozadak ay pinaligtas at dinalang 
bihag sa Babilonya. (2Ha 25:18-21, Jer 52:24-27) Sa 
pamamagitan ng anak ni Seraias na si Jehozadak, 
nagpatuloy ang linya ng mga mataas na saserdote 
mula kay Aaron, hinawakan ng anak ni Jehozadak 
na si Jesua ang katungkulang ito noong panahon ng 
paglaya at pagbabalik ng mga Judio. (1Cr 6:14, 15; 
Ezr 3:2) Si Seraias ay tinatawag ding ama ni Ezra, 
ngunit dahil sa 139 na taon sa pagitan ng kamata- 
yan ni Seraias at ng pagbabalik ni Ezra, malamang 
na di-kukulangin sa dalawang di-binanggit na salin- 
lahi ang nasa pagitan nila, isang uri ng paglaktaw 
na karaniwan sa mga talaangkanan sa Bibliya.---Ezr 
7:1. 

7. Isa sa mga pinuno ng militar na nanatili sa 
Juda pagkatapos ng pangkalahatang pagpapatapon 
sa Babilonya, anak ni Tanhumet. Si Seraias at ang 
iba pa niyang mga karanggo ay sumuporta sa pag- 
aatas kay Gedalias bilang gobernador, anupat bina- 


SERAPIN 


balaan ito hinggil sa banta ni Ismael sa buhay nito, 
at nang maglaon ay nagsikap na ipaghiganti ang 
pagkamatay ni Gedalias. Gayunman, dahil sa takot 
sa mga Babilonyo, pinangunahan ni Seraias at ng 
iba pang mga pinuno ang mga natitirang Judio pa- 
tungo sa Ehipto.--2Ha 25:23, 26, Jer 40:8, 13-16, 
41:11-18, 43:4-7. 

8. Isa sa mga lumilitaw na lider na itinalang ka- 
sama ni Zerubabel sa pagbabalik mula sa pagkata- 
pon noong 537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2) Tinatawag siyang 
Azarias sa katulad na talaan sa Nehemias 7:7. 

9. Isang saserdote na bumalik mula sa pagkata- 
pon kasama ni Zerubabel. Sa sumunod na salinlahi, 
si Meraias ang kumatawan sa sambahayan niya sa 
panig ng ama. (Ne 12:1, 12) Ang Seraias na kabilang 
sa mga lumagda sa tipan noong mga araw nina Ezra 
at Nehemias ay maaari ring isang kinatawan ng pa- 
milya ring iyon, o ibang saserdote na may gayong 
pangalan. (Ne 10:1, 2, 8) Si Seraias, muli ay posi- 
bleng isa mula sa sambahayang ito sa panig ng ama 
o isang saserdote na may gayunding pangalan, ay 
nanirahan sa Jerusalem matapos na muling itayo 
ang mga pader.--Ne 11:1, 10, 11. 


SERAPIN. Mga espiritung nilalang na nakapa- 
libot sa trono ni Jehova sa langit. (Isa 6:2, 6) Ang 
salitang Hebreo na sera-phim' ay isang pangmara- 
mihang pangngalan na halaw sa pandiwang sa- 
raph’, na nangangahulugang “sunugin.” (Lev 4:12) 
Kaya naman, ang terminong Hebreo na sera-phim 
ay literal na nangangahulugang “mga nagliliyab.” 
Sa ibang mga talata, ang pangngalang ito ay nasa 
anyong pang-isahan (sa Heb., sa:raph') o pangma- 
ramihan at tumutukoy sa mga makalupang nila- 
lang. Kapag ganito ang pagkakagamit, iba't iba ang 
kahulugan nito, gaya ng “makamandag,” “malaa- 
poy (nagdudulot ng pamamaga),” at “malaapoy na 
ahas. ”--Bil 21:6, 8, mga tlb sa Rbis8. 

Inilarawan ng propetang si Isaias para sa atin ang 
kaniyang pangitain, sa pagsasabing: “Noong taóng 
mamatay si Haring Uzias ay nakita ko naman si Je- 
hova, na nakaupo sa isang trono na matayog at na- 
kataas, at pinupuno ng kaniyang laylayan ang tem- 
plo. May mga serapin na nakatayo sa itaas niya. 
Bawat isa ay may anim na pakpak. Ang dalawa ay 
itinatakip niya sa kaniyang mukha, at ang dalawa 
ay itinatakip niya sa kaniyang mga paa, at ang da- 
lawa ay ginagamit niya sa paglipad. At ang isang ito 
ay tumawag sa isang iyon at nagsabi: “Banal, banal, 
banal si Jehova ng mga hukbo. Ang kabuuan ng bu- 
ong lupa ay kaniyang kaluwalhatian. . .. At sinabi 
ko: ‘Sa aba ko! Sapagkat para na rin akong pinatahi- 
mik, dahil ako ay lalaking may maruruming labi, at 
sa gitna ng isang bayan na may maruruming labi 
ay tumatahan ako, sapagkat nakita ng aking mga 
mata ang Hari mismo, si Jehova ng mga hukbo! Sa 


7 


SERBESA 


gayon, ang isa sa mga serapin ay lumipad patungo 
sa akin, at sa kaniyang kamay ay may nagbabagang 
uling na kinuha niya sa altar sa pamamagitan ng 
mga sipit. At sinaling niya ang aking bibig at sina- 
bi: “Narito! Sinaling nito ang iyong mga labi, at ang 
iyong kamalian ay naalis at ang iyong kasalanan ay 
naipagbayad-sala.' "--Isa 6:1-7. 

Dito, walang paglalarawang ibinigay tungkol sa 
Diyos. Gayunman, sinasabing pinupuno ng laylayan 
ng kaniyang maringal na kasuutan ang templo, 
anupat wala nang dakong matatayuan ang sinu- 
man. Ang kaniyang trono ay hindi nakalapag sa 
lupa, at maliban sa “matayog,” ito'y “nakataas” din. 
Ang pagiging “nakatayo” ng mga serapin ay maaa- 
ring nangangahulugan na sila'y “nakalutang sa ka- 
nilang puwesto,” gamit ang isang pares ng kanilang 
mga pakpak, kung paanong ang ulap noon ay “lu- 
magay” o ‘nakatayo’ sa tabi ng pasukan ng tolda ni 
Jehova sa ilang. (Deu 31:15) Nagkomento si Prope- 
sor Franz Delitzsch tungkol sa puwesto ng mga se- 
rapin: “Tiyak na ang mga serapin ay hindi lalampas 
sa ulo Niyaong nakaupo sa trono, kundi lilipad-lipad 
sila sa ibabaw ng Kaniyang mahabang damit na pu- 
mupuno sa bulwagan.” (Commentary on the Old 
Testament, 1973, Tomo VII, Bahagi 1, p. 191) Ang 
Latin na Vulgate, sa halip na sabihing “may mga se- 
rapin na nakatayo sa itaas niya,” ay nagsasabing na- 
katayo sila sa itaas “niyaon [ng trono].”--Isa 6:1, 2. 

May Mataas na Ranggo. Ang makapangyari- 
hang makalangit na mga nilalang na ito ay mga 
anghel, at maliwanag na mayroon silang napakata- 
as na posisyon sa kaayusan ng Diyos, yamang ipi- 
nakikitang naroroon sila malapit sa trono ng Diyos. 
Ang mga kerubing nakita sa pangitain ni Ezekiel ay 
katumbas ng mga mananakbong kasabay ng maka- 
langit na karo ng Diyos. (Eze 10:9-13) Ang ideyang 
ito na may ranggo o awtoridad ang mga anghel sa 
langit ay kasuwato ng binabanggit sa Colosas 1:16, 
na may mga bagay “sa langit at sa ibabaw ng lupa, 
ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di- 
nakikita, maging mga trono man o mga pagkapa- 
nginoon o mga pamahalaan o mga awtoridad.” 

Ang Kanilang Gawain at Tungkulin. Hindi 
binabanggit kung ilan ang mga serapin, ngunit ti- 
natawag nila ang isa't isa, na maliwanag na nanga- 
ngahulugang sila'y nasa magkabilang panig ng tro- 
no at naghahayag ng kabanalan at kaluwalhatian ni 
Jehova sa awit na sagutan, kung saan inuulit ng isa 
(o ng isang grupo) ang inawit ng iba o tumutugon 
siya (o sila) na inaawit ang isang bahagi ng kapaha- 
yagan: “Banal, banal, banal si Jehova ng mga huk- 
bo. Ang kabuuan ng buong lupa ay kaniyang kalu- 
walhatian.” (Ihambing ang pagbabasa ng Kautusan 
at ang sagot ng bayan, na nasa Deu 27:11-26.) Bi- 
lang pagpapakita ng kapakumbabaan at kahinhinan 


1132 


sa presensiya ng Kadaki-dakilaan, tinatakpan nila 
ang kanilang mga mukha gamit ang isa sa tatlong 
pares ng kanilang mga pakpak, at palibhasa'y nasa 
isang banal na lokasyon, tinatakpan nila ang kani- 
lang mga paa gamit ang isa pang pares, bilang pag- 
galang sa makalangit na Hari.---Isa 6:2, 3. 

Ang awit ng mga serapin tungkol sa kabanalan ng 

Diyos ay nagpapakita na pananagutan nilang tiya- 
kin na naipahahayag ang kaniyang kabanalan at na 
kinikilala ang kaniyang kaluwalhatian sa buong san- 
sinukob, lakip na ang lupa. Sa pamamagitan ng nag- 
babagang uling mula sa altar, sinaling ng isa sa 
mga serapin ang mga labi ni Isaias upang linisin 
ang kaniyang kasalanan at ang kaniyang kamalian. 
Maaaring ipinahihiwatig nito na ang kanilang gawa- 
in ay may kaugnayan sa paglilinis ng kasalanan ng 
bayan ng Diyos, anupat ang gayong paglilinis ay sa- 
lig sa hain ni Jesu-Kristo sa altar ng Diyos.--sa 6: 
3,6, 7. 
Ang Kanilang Anyo sa Pangitain. Kapag ini- 
lalarawan ang mga serapin bilang may mga paa, 
mga pakpak, at iba pa, dapat unawain na ito'y ma- 
kasagisag lamang. Ang paghahalintulad ng kani- 
lang anyo sa anyo ng mga makalupang nilalang ay 
paglalarawan lamang sa mga kakayahang taglay 
nila o sa mga gawaing ginagampanan nila, kung pa- 
anong madalas tukuyin ng Diyos ang kaniyang sa- 
rili sa makasagisag na paraan bilang may mga 
mata, mga tainga, at iba pang mga sangkap ng tao. 
Upang ipakita na walang sinumang tao ang nakaa- 
alam kung ano ang anyo ng Diyos, sinabi ng apos- 
tol na si Juan: “Mga minamahal, tayo ngayon ay 
mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag 
kung magiging ano tayo. Alam natin na kailanma't 
mahayag siya, tayo ay magiging tulad niya, sapag- 
kat makikita natin siya kung ano nga siya.”--1Ju 
3:2. 


SERBESA. Isang inumin na di-gaanong mata- 
as ang alkohol at gawa mula sa unti-unting pinaka- 
sim na trigo o ibang mga butil. Ang salitang Hebreo 
na so've, isinalin bilang “serbesang trigo,” ay maa- 
ari ring isalin bilang “alak.”--Isa 1:22, tlb sa Rbi8, 
Os 4:18, tlb sa Rbi8, Na 1:10, tlb sa Rbi8. 
Ipinakikita ng mga tapyas na cuneiform na noon 
pa mang ikatlong milenyo B.C.E., isa nang sining sa 
sinaunang Mesopotamia ang paggawa ng serbesa 
mula sa mga butil. Noong unang dumating si Abra- 
ham sa Ehipto, malamang na nasumpungan niyang 
pangkaraniwan nang inumin doon ang serbesa. 
Nang maglaon, sinasabing itinuring ni Ramses II 
na lubhang kanais-nais ang serbesa, kaya naman 
taun-taon ay naghahandog siya ng mga 114,000 L 
(30,000 gal) ng serbesa sa kaniyang mga diyos. Ma- 
raming panserbesang mug ng mga Filisteo na may 
mga panala sa pinakabibig ng mga iyon ang natuk- 


1133 


lasan. Waring ang mga bansang ito ay may iba't 
ibang klase ng serbesa para sa bawat panlasa, gaya 
ng serbesang matamis, serbesang maitim, maba- 
ngong serbesa, serbesang bumubula, at serbesang 
may espesya. Ang mga iyon ay maaaring iniinom 
nang mainit o malamig, maaaring malabnaw o ma- 
lapot at parang sirup.---Tingnan ang ALAK AT MATA- 
PANG NA INUMIN. 


SEREBIAS [posibleng nangangahulugang “Si 
Jah [ay Nagpasapit ng] Nakapapasong Init7]. 

1. Isang prominenteng Levita na bumalik sa Je- 
rusalem kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E.---Ne 
12:1, 8. 

2. Isang Levita na nagmula kay Mahali; “isang la- 
laking may karunungan” na tinawag upang suma- 
ma kay Ezra sa paglalakbay nito patungong Jeru- 
salem noong 468 B.C.E. (Ezr 8:17, 18) Malamang na 
siya rin ang “pinuno ng mga saserdote” na binang- 
git sa Ezra 8:24, isa sa mga pinagkatiwalaang mag- 
dala sa Jerusalem ng mahahalagang bagay na inia- 
buloy upang gamitin sa templo.---Ezr 8:25-30. 

3. Isang Levita na tumulong kay Ezra sa pagbaba- 
sa at pagpapaliwanag ng Kautusan sa nagkakatipong 
bayan sa Jerusalem pagkatapos na muling maitayo 
ang pader noong 455 B.C.E. (Ne 8:2, 7, 8) Nang mag- 
laon, nang buwan ding iyon, muli silang nagtipon at 
si Serebias ay nakisama sa pagpapanukala ng “isang 
mapagkakatiwalaang kaayusan,” na pinagtibay ng 
bansa, anupat nangangako na mananatiling tapat kay 
Jehova. (Ne 9:1, 4, 5, 38) Maaaring ang Serebias ding 
ito ang Levita sa Blg. 2, na personal na nagpatotoo sa 
tipan, o maaaring isa siyang kinatawan ng isang pa- 
milya na may gayong pangalan, na marahil ay nag- 
mula sa Blg. 1.--Ne 10:1, 9, 12, 12:24. 


SERED. Unang binanggit na anak ni Zebulon at 
pinagmulan ng mga Seredita, isang Zebulonitang 
pantribong pamilya.---Gen 46:14: Bil 26:26, 27. 


SEREDITA, MGA [Ni (Kay) Sered]. Zebuloni- 
tang pamilya na nagmula kay Sered.---Bil 26:26. 


SERES [Ugat]. Isang inapo ni Manases at anak 
ni Makir sa asawa nitong si Maaca.--1Cr 7:14, 16. 


SERPIYENTE, AHAS [sa Heb., nachash,, 
tannin’, tse pha! tsiph-ohni? sa Gr., O'phis]. Isang 
reptilya na mahaba, makaliskis, at walang mga 
paa't kamay. Ang mga serpiyente ay gumagapang 
gamit ang kanilang tiyan o mga tadyang, at dahil 
malapit sa lupa ang kanilang ulo, waring humihi- 
mod ng alabok ang kanilang dilang labas-masok. 
(Gen 3:14) Mahigit sa 30 uri ng ahas ang matatag- 
puan sa Israel. 

Maliwanag na ang salitang Hebreo na na-chash' 
ay isang malawak o panlahatang termino na kapit sa 


SERPIYENTE, AHAS 


lahat ng ahas o tulad-serpiyenteng mga hayop. Ma- 
dalas itong gamitin kasama ng ibang mga salitang 
Hebreo na tumutukoy sa isang partikular na uri ng 
ahas. (Aw 58:4: 140:3; Kaw 23:32) Kaya naman 
ang tribo ni Dan ay inihalintulad muna sa “isang 
serpiyente [nachash'|" at pagkatapos ay espesipi- 
kong inihalintulad sa “isang may-sungay na ahas 
[shephi:phon']" na nasa tabing-daan at nanunuklaw 
ng mga kaaway ng Israel. (Gen 49:17) Ang ter- 
minong Hebreo na ito ay katumbas ng Griegong 
o phis, na malawak din ang kahulugan. Bagaman 
maraming ahas sa Israel ngayon ang hindi maka- 
mandag, ang mga ahas na tinutukoy sa Bibliya ay 
pangunahin nang yaong mga mapanganib o maka- 
mandag. 

Ipinapalagay ng mga leksikograpo na ang mga sa- 
litang Hebreo na tse'pha' at tsiph-'oh:ni” ay tumutu- 
koy sa makamandag na mga ahas, at na marahil 
ang Hebreong bigkas ay isang pagtulad sa pagsagit- 
sit ng gayong mga ahas kapag nilalapitan. Maaaring 
ang tse'pha' at tsiph-'oh:ni” ay kapuwa tumutukoy sa 
isang uri ng ulupong, ngunit hindi ito matiyak. 
Sa Isaias 11:8, 14:29: 59:5: at Jeremias 8:17, may- 
kamaliang isinalin ng King James Version ang mga 
salitang ito upang tumukoy sa maalamat na “cocka- 
trice.” 

Nang gawing ahas ang tungkod ni Moises (Exo 
7:9-13), ang salitang Hebreo na tan-nin' ang ginamit 
sa ulat. Maliwanag na tumutukoy ito sa isang “ma- 
laking ahas,” yamang sa ibang mga teksto ay gina- 
mit ang salitang ito bilang deskripsiyon ng isang 
dambuhalang hayop sa dagat. (Gen 1:21: Job 7:12, 
Aw 74:13; 148:7; Isa 27:1: 51:9) Sa Deuteronomio 
32:33 at Awit 91:13, maliwanag na ikinapit ang ter- 
minong ito sa makamandag na mga ahas, at bi- 
nanggit din sa mga tekstong iyon ang mga kobra. 
Isang bukal sa Jerusalem pagkaraan ng pagkatapon 
ang nakilala bilang “Bukal ng Malaking Ahas. ”---Ne 
2:13. 

Tinukoy ng iba't ibang teksto ang kilalang mga 
katangian ng serpiyente: ang pag-usad nito (Job 
26:13), ang kagat nito at ang taguang dako nito sa 
mga pader na bato (Ec 10:8, 11; Am 5:19), gayundin 
ang pagiging maingat nito (Gen 3:1). Ginamit ni Je- 
sus na halimbawa ang huling nabanggit na kata- 
ngian nang paalalahanan niya ang kaniyang mga 
alagad hinggil sa dapat nilang igawi kapag nasa git- 
na sila ng tulad-lobong mga mananalansang.---Mat 
10:16. 

Ang gayong 'pag-iingat' ay tinukoy ng isang kila- 
lang soologong taga-Britanya, si H. W. Parker, sa ka- 
niyang aklat na Snakes: A Natural History (1977, 
p. 49): “Kahit nasa panghuling depensa na ito, ang 
mga unang ganting pagsalakay nito ay parang pa- 
kunwari lamang at hindi tunay, mukhang mabangis 


SERUG 


ang malimit na paglundag upang manuklaw, ngunit 
ang mga ito'y sumasala at kung minsa'y hindi man 
lamang ibinubuka ang bibig. Sa pagkakataong ito, 
hindi rin pambihira na patagong iuunat ng ahas ang 
kaniyang katawan upang maghanda sa mabilisang 
paglayo at pagtakas kung umurong ang kaaway. 
Ngunit kapag umabot na sa puspusang pagsalakay, 
gagawin nito ang kadalasang ginagawa nito kapag 
naninila, bagaman may higit na kabangisan, ang 
mga uri na karaniwang nangangagat at pagkatapos 
ay bumibitiw sa kanilang biktima, o pumupulupot 
lamang dito, ay paulit-ulit na mangangagat o man- 
lilingkis sa nanligalig sa kanila.” 

Makasagisag na Paggamit. Ang serpiyente 
ay ginagamit sa makasagisag na paraan sa mara- 
ming teksto. Ang mga kasinungalingan ng balakyot 
ay inihahalintulad sa kamandag nito (Aw 58:3, 4), 
ang matalas na dila ng mga nagpapakana ng masa- 
ma ay inihahalintulad sa dila ng serpiyente (Aw 
140:3), at ang labis na alak ay sinasabing nanganga- 
gat na gaya ng mga serpiyente (Kaw 23:32). Sa git- 
na ng isinauling bayan ni Jehova, ang kalayaan 
mula sa karahasan at kirot ay inilalarawan ng pana- 
nalitang ang “pagkain ng serpiyente ay alabok. '---Isa 
65:25. 

Ginamit din ang sagisag ng serpiyente, o ahas, sa 
mga kapahayagan ng paghatol ng Diyos sa ilang 
bansa, gaya ng Filistia (Isa 14:29) at di-tapat na 
Juda (Jer 8:17), gayundin sa Ehipto, na ang tinig 
ay inihahalintulad sa tinig ng serpiyente. Walang 
alinlangang tumutukoy ito sa sumasagitsit na pag- 
urong niya dahil sa pagkatalo o kaya naman ay sa 
hina ng kaniyang pambansang tinig dahil sa kapa- 
hamakang dinaranas niya. (Jer 46:22) Malamang na 
ang huling pagtukoy na ito ay isa ring paglalantad 
sa kawalang-saysay ng kaugalian ng mga Ehipsi- 
yong paraon na pagsusuot ng uraeus, isang wangis 
ng sagradong ahas sa harap ng kanilang putong, bi- 
lang tanda ng proteksiyon mula sa serpiyenteng- 
diyosa na si Uatchit. Sa Mikas 7:17, inihula na ang 
lahat ng mga bansang sumasalansang sa bayan ng 
Diyos ay mapipilitang 'humimod ng alabok na gaya 
ng mga serpiyente. --Tingnan din ang Am 9:3. 

Sa Jeremias 51:34, inihalintulad ng babaing tu- 
matahan sa Sion si Haring Nabucodonosor sa isang 
“malaking ahas" na lumulon sa kaniya. 

Si Satanas na Diyablo. Sa Apocalipsis 12:9 at 
20:2, ang pangunahing sumasalansang sa Diyos, si 
Satanas, ay tinukoy bilang “ang orihinal na serpi- 
yente.” Maliwanag na ito'y dahil gumamit siya ng li- 
teral na serpiyente sa Eden upang makipagtalasta- 
san sa babae. (Gen 3:1-15) Bilang “ang orihinal na 
serpiyente,” siya rin ang espirituwal na ninuno ng 
iba pang mga mananalansang. Kaya naman inuri ni 
Jesus ang mga ito bilang “mga serpiyente, supling 


1134 


ng mga ulupong.”--Mat 23:33, ihambing ang Ju 
8:44: 1Ju 3:12. 

Sa huwad na relihiyon. Ang serpiyente ay 
isang sagisag na malimit gamitin sa mga paganong 
relihiyon at kadalasa'y isang bagay na sinasamba. 
(MGA LARAWAN, Tomo 2, p. 530) Sa Mesopotamia, 
Canaan, at Ehipto, ang serpiyente ay sagisag ng pa- 
giging mabunga at ng mga diyosa ng sekso. Ang 
dalawang serpiyente na magkapulupot ay ginamit 
na simbolo ng pagiging palaanakin sa pamamagitan 
ng seksuwal na pagtatalik, at dahil sa paulit-ulit na 
paghuhunos ng balat ng serpiyente, ginamit itong 
sagisag ng namamalaging buhay. 

Kumilos si Haring Hezekias upang pawiin ang 
pagsamba sa serpiyente sa gitna ng kaniyang mga 
sakop sa pamamagitan ng pagdurog sa tansong ser- 
piyente na ginamit noong panahon ni Moises nang 
sumalakay ang makamandag na mga ahas sa ilang. 
-Bil 21:6-9, 2Ha 18:4; tingnan ang MALAAPOY NA 
AHAS: TANSONG SERPIYENTE. 


SERUG. Isang inapo ni Sem, anak ni Reu, at lolo 
sa tuhod ni Abraham, sa gayon ay isang ninuno ni 
Jesus. Si Serug ay nabuhay nang 230 taon (2207- 
1977 B.C.E.) at nagkaroon ng maraming anak, anu- 
pat naging anak niya si Nahor sa edad na 30.---Gen 
11:10, 20-23, 1Cr 1:24-27, Luc 3:35. 


SESAC. Malamang na isang makasagisag na 
pangalan para sa Babilonya. (Jer 25:26; 51:41) Ang 
isang iminumungkahi ay na ang Sesac ay na- 
ngangahulugang “May Pintuang-daang Tanso,” at 
aangkop ito sa Babilonya. Ang isa pang pangmalas 
ay na ang “Sesac” ay kumakatawan sa SiskuKI na 
mula sa isang sinaunang maharlikang talaan ng Ba- 
bilonya. Ang Sisku o Siska ay maaaring isang distri- 
to ng sinaunang Babilonya. Gayunman, ayon sa tra- 
disyong Judio ang Sesac ay isang cipher (lihim na 
kodigo) para sa pangalang Hebreo na Babel (o, Ba- 
bilonya), sa pamamagitan ng pamamaraan na tina- 
tawag na athbash. Ayon sa sistemang cryptograph- 
ic (mahiwaga ang pagkakasulat) na ito, ang tunay 
na pangalan ay ikinukubli sa pamamagitan ng pag- 
hahalili ng unang titik ng alpabetong Hebreo (alep) 
para sa huling titik (taw), at ng ikalawang titik (bet) 
para sa ikalawa sa huling titik (shin), at patuloy. Da- 
hil dito, sa “Babel” bawat bet (b) ay papalitan ng 
shin (s), at ang lamed (l) ay papalitan ng kap (k), sa 
gayon ay magiging Sesak’. Ang pangalang Sesac ay 
maaari ring nagpapahiwatig ng kahihiyan, na nau- 
ukol sa Babilonya.--Jer 25:26, tlb sa Rbi8, Soncino 
Books of the Bible, inedit ni A. Cohen, London, 1949. 


SESAI. Kapatid nina Ahiman at Talmai.--Bil 
13:22, Jos 15:14: Huk 1:10, tingnan ang AHIMAN 
Blg. 1. 


1135 


SESAN. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni 
Jerameel. Si Sesan ay hindi nagkaroon ng mga anak 
na lalaki kung kaya ibinigay niya ang kaniyang anak 
na babae (malamang na si Alai) upang mapangasa- 
wa ng alipin niyang si Jarha nang sa gayon ay mag- 
patuloy ang kaniyang linya ng angkan.— 1Cr 2:31, 
34, 3b. 


SESBAZAR. Isang inatasan ni Haring Ciro na 
mamahala sa mga unang tapon na pabalik mula sa 
Babilonya. Nang akayin niya pabalik ang mga Judio, 
dinala ni Sesbazar ang mga kagamitang ginto at pi- 
lak na kinamkam ni Nabucodonosor mula sa templo. 
Pagdating sa Jerusalem, inilatag niya ang mga pun- 
dasyon ng ikalawang templo.--Ezr 1:7-11: 5:14-16. 

Waring nahahati ang opinyon kung si Sesbazar ay 
siya ring si Gobernador Zerubabel o kaya ay iba 
pang indibiduwal. Si Senazar na anak ni Haring Je- 
hoiakin na binanggit sa 1 Cronica 3:18 ang iminu- 
mungkahi ng ilan dahil sa pagkakahawig ng dala- 
wang pangalan, gayundin ng titulo ni Sesbazar na 
“prinsipe ng Juda” na lumilitaw sa ilang bersiyon ng 
Ezra 1:8. (AS, RS) Gayunman, ang teoriyang ito ay 
napakahina, dahil ang pagkakahawig ng mga pa- 
ngalan ay hindi malaki, at si Zerubabel, isang apo ni 
Jehoiakin, ay may karapatan ding umangkin sa titu- 
long “prinsipe [“pinuno,” NW] ng Juda” bilang isang 
supling ng unang salinlahi. 

Sa pagsisikap na ipakilala sina Sesbazar at Zeruba- 
bel bilang magkaibang mga indibiduwal, sinasabi ng 
ilang makabagong iskolar na inatasan muna ni Ciro 
si Sesbazar bilang gobernador ngunit nang dakong 
huli, si Sesbazar ay hinalinhan ni Zerubabel noong 
panahon ng paghahari ni Dario, at sa gayon ang ki- 
nikilalang nagtayo ng templo ay si Zerubabel. 

Lumilitaw na mas malamang na si Sesbazar ay siya 
ring si Zerubabel, at ang karamihan sa mga iskolar at 
mga reperensiyang akda ay pinag-uugnay nang ga- 
yon ang mga pangalan. Pansinin ang mga puntong 
ito sa paghahambing: Sa pangkalahatan, ang iniuukol 
kay Sesbazar sa dalawang salaysay kung saan siya bi- 
nanggit sa pangalan ay, sa diwa, ipinatutungkol na- 
man kay Zerubabel sa ibang dako. Kapuwa sila tina- 
tawag sa titulong “gobernador.” (Ezr 1:11; 2:1, 2, 5: 
2, 14, 16; Hag 1:1, 14, 2:2, 21, Zac 4:9) Si Zerubabel ay 
kinikilalang lider ng bumalik na mga tapon, ang pa- 
ngalang “Sesbazar” ay hindi man lamang masusum- 
pungan sa talaang ito.---Ezr 2:2, 3:1, 2. 

Ang pangalang Sesbazar ay tila isang opisyal 
o Babilonyong pangalan na ibinigay kay Zerubabel, 
kung paanong si Daniel at ang iba pa ay binigyan ng 
opisyal na mga pangalan sa korte. (Dan 1:7) Ang 
“Sesbazar” ay mas tunog Caldeo kaysa sa “Zeruba- 
bel.” Sa Ezra 5:14-16 ay sinisipi ang isang opisyal na 
liham, at sa Ezra kabanata 1 ay kasisipi lamang ng 
isang opisyal na utos ni Ciro, na marahil ay naging 


SETRO 


dahilan ng paggamit ng gayong posibleng opisyal 
na pangalan sa mga salaysay na ito. 


SET [Inilaan, Inilagay: Itinalaga]. Ang anak nina 
Adan at Eva na isinilang nang si Adan ay 130 tadng 
gulang. Pinanganlan siya ni Eva na Set sapagkat 
ang sabi niya, “Ang Diyos ay naglaan sa akin ng isa 
pang binhi bilang kahalili ni Abel, sapagkat pinatay 
siya ni Cain.” Maaaring hindi si Set ang ikatlong 
anak nina Adan at Eva. Ayon sa Genesis 5:4, si 
Adan ay nagkaanak ng “mga lalaki at mga babae,” 
na ang ilan ay maaaring naunang ipinanganak kay 
Set. Si Set ay dapat bigyang-pansin sapagkat si Noe, 
na pinanggalingan ng kasalukuyang lahi ng sangka- 
tauhan, ay nagmula sa kaniya, at hindi sa mama- 
maslang na si Cain. Sa edad na 105 taon ay naging 
anak ni Set si Enos. Namatay si Set sa edad na 912 
taon (3896-2984 B.C.E.).--Gen 4:17, 25, 26, 5:3-8, 
1Cr 1:1-4, Luc 3:38. 


SETAR. [Isa sa pitong prinsipe ng Persia at Me- 
dia na sinangguni ni Haring Ahasuero nang tu- 
mangging sumunod sa kaniya si Reyna Vasti.---Es 
1:13-15. 


SETAR-BOZENAI. Isang opisyal, marahil ay 
isang kalihim, kasamahan ni Tatenai na Persianong 
gobernador “sa kabilang ibayo ng Ilog" noong pana- 
hon ng paghahari ni Dario I (Hystaspis). (Ezr 5:3, 6, 
6:6, 13) Pumaroon sa Jerusalem si Setar-bozenai ka- 
sama si Tatenai at ang iba pa upang ipahayag ang 
kanilang mga pagtutol sa muling pagtatayo ng mga 
Judio ng templo, na gawaing ipinagbawal ni Artajer- 
jes. Gayunman, patuloy na nagtrabaho ang mga Ju- 
dio sa kabila ng mga reklamo samantalang may gi- 
nagawang pag-uulat kay Dario. Si Tatenai at si 
Setar-bozenai at ang kaniyang mga kasamahan ay 
sumulat sa hari na iniuulat ang mga gawain sa Je- 
rusalem at sinasabing ang mga nagtatayo ng tem- 
plo ay may binanggit na isang utos ng awtorisasyon 
na ipinalabas ni Ciro na hari. Hiniling nila na imbes- 
tigahan ang bagay na iyon. Kinilala ng tugon ni Da- 
rio ang di-mababagong batas ni Ciro at hindi la- 
mang inutusan si Setar-bozenai at ang mga kasama 
nito na Tumayo sila” sa Jerusalem kundi mahigpit 
ding ipinag-utos, na may kaukulang mabigat na pa- 
rusa, na maglaan ng materyal na suporta mula sa 
maharlikang ingatang-yaman para sa mga Judio 
upang makapagpatuloy ang kanilang pagtatayo ng 
templo at paglilingkod doon. Ginawa ni Setar-boze- 
nai at ng kaniyang mga kasamahan ang ayon sa ipi- 
nag-utos.--Ezr 4:23-6:13. 


SETRO. Isang baton o tungkod na dinadala ng 
isang tagapamahala bilang isang emblema ng ma- 
harlikang awtoridad. Kung minsan, ang “setro” ay 


SETUR 


ginagamit sa makasagisag na diwa upang kumata- 
wan sa mga hari (Eze 19:10, 11, 14) o awtoridad (Zac 
10:11), lalo na sa maharlikang awtoridad. 

Sa sinaunang Persia, malibang iunat ng monarka 
ang ginintuang setro, ang sinumang humarap sa 
hari nang hindi inanyayahan ay papatayin.---Es 
4:11: 5:2, 8:4. 

Ipinahiwatig ng makahulang mga salita ni Jacob, 
“ang setro ay hindi lilihis mula kay Juda,” na ang 
paghahari ay magiging pag-aari ng tribo ni Juda at 
mananatiling gayon hanggang sa dumating ang 
Shilo. (Gen 49:10, tingnan ang BASTON NG KUMAN- 
DANTE.) Pagkalipas ng maraming siglo, winasak ng 
mga Babilonyo, na gumanap bilang pamuksang “ta- 
bak” ni Jehova, ang kaharian ng Juda at kinuha ni- 
lang bihag ang hari nito. Ipinahihiwatig ito ng mga 
salita ni Jehova sa pamamagitan ni Ezekiel: “Isang 
tabak, isang tabak! Iyon ay pinatalas, at iyon ay pi- 
nakintab din. . . . Itinatakwil ba niyaon ang setro ng 
aking sariling anak, gaya ng ginagawa niyaon sa ba- 
wat punungkahoy? . . . Sapagkat isang pagsusuri 
ang isinagawa, at ano nga kung itinatakwil din ni- 
yaon ang setro?” (Eze 21:9, 10, 13) Ganito nga pina- 
kitunguhan ng “tabak” na ito ang Judeanong “setro” 
ng Davidikong dinastiya, tulad ng bawat punungka- 
hoy (na puputulin) o tulad ng ibang mga hari o mga 
kaharian na giniba nito. 

Ipinakikita ng Awit 2, isang hula na ikinapit ni Pe- 
dro kay Jesu-Kristo (Gaw 4:25-27), na isang setrong 
bakal ang gagamitin ng pinahiran ni Jehova upang 
pagdurug-durugin ang mga bansa. (Aw 2:2, 6, 9: 
ihambing ang Apo 12:5, 19:15.) Yamang laging gi- 
nagamit ni Jesu-Kristo ang kaniyang maharlikang 
awtoridad sa tamang paraan, ang kaniyang setro ay 
isang setro ng katuwiran.--Aw 45:6, 7: Heb 1:8, 9. 

Sinasabi ng Awit 125:3 na “ang setro ng kabalak- 
yutan ay hindi mananatili sa takdang bahagi ng 
mga matuwid.” Nagbibigay-katiyakan ang mga sa- 
litang ito na ang mga matuwid ay hindi laging sisi- 
ilin niyaong mga gumagamit ng awtoridad sa balak- 
yot na paraan. 


SETUR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “itago, ikubli”]. Ang Aseritang pinuno na 
inatasan kasama ng mga kinatawan ng iba pang 
mga tribo upang tiktikan ang Canaan, anak ni Mi- 
guel.--Bil 13:2, 3, 13. 


SEVA. 


1. [mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“pantayin, patagin”]. Ama nina Macbena at Gibea. 
Gayunman, yamang posible na ang mga ito ay mga 
pangalan ng mga bayan, marahil si Seva ang ama 
niyaong mga namayan doon o ang mismong taga- 
pagtatag ng mga bayang ito. Ang ama ni Seva na si 
Caleb (Kelubai) ang ulo ng isa sa tatlong panguna- 


1136 


hing pangkat ng mga inapo ni Juda sa pamamagi- 
tan ni Hezron.— 1Cr 2:9, 48-50. 

2. Ang kalihim ni David.--2Sa 20:25, tingnan 
ang SERAIAS Blg. 2. 


SEYENE. Isang lunsod na lumilitaw na nasa pi- 
nakadulong timog ng sinaunang Ehipto. (Eze 29:10: 
30:6) Ang lunsod ay nagsilbing isang pamilihan 
o dako ng kalakalan. Iniuugnay ito sa Aswan, na 
nasa S pampang ng Nilo malapit sa pulo ng Ele- 
phantine at mga 690 km (430 mi) sa T ng Cairo. 


SHAMA [posibleng pinaikling anyo ng Semai- 
as, nangangahulugang “Narinig (Pinakinggan) ni 
Jehova"]. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni 
David, kapatid ni Jeiel at anak ni Hotam na Aroeri- 
ta.--1Cr 11:26, 44. 


SHAMAH. 

1. Isang Edomitang shik; apo ni Esau sa pama- 
magitan ni Reuel.---Gen 36:10, 13, 17; 1Cr 1:37. 

2. Isang nakatatandang kapatid ni Haring David, 
na tinatawag ding Simea(h) at Simei. (1Cr 2:13, 2Sa 
13:3, 21:21) Bilang ikatlong anak ni Jesse, si Shamah 
ang ikatlong posibleng mapagpipilian na tinanggi- 
han ni Samuel na pahiran bilang hari. (1Sa 16:6-9) 
Siya ay nasa hukbo ni Saul na tinutuya ni Goliat no- 
ong nagdala si David ng mga paglalaan. (1Sa 17:13, 
14, 20, 23) Isa sa mga anak ni Shamah, si Jonatan, 
ang pumatay ng isang higanteng Filisteo. (2Sa 21: 
20, 21: 1Cr 20:6, 7) Iminumungkahi ng ilan na ang 
anak ni Shamah na si Jonatan ay tinatawag ding 
Jehonadab at siyang tusong tagapayo ni Amnon. 
--2Sa 13:3, 32. 

3. Isa sa tatlong pinakamahuhusay na mandirig- 
ma ni David, anak ni Agee na Hararita. Sa isang 
pagkakataon, ipinagtanggol ni Shamah ang isang 
buong bukid laban sa mga Filisteo, anupat pinabag- 
sak ang marami sa mga iyon. (2Sa 23:11, 12) Siya at 
ang dalawang iba pang pangunahing makapang- 
yarihang mga lalaki ay pumaroon sa imbakang- 
tubig ng Betlehem (noon ay hawak ng mga Filisteo), 
upang kumuha ng tubig para kay David, na tinang- 
gihan naman nitong inumin. (2Sa 23:13-17) Ang 
paghahambing ng magkatulad na mga talaan sa 
1 Cronica 11:33, 34 at 2 Samuel 23:32, 33 (kung 
saan sa huling tekstong nabanggit ang pagbasang 
karaniwang iminumungkahi ay “si Jonatan na anak 
ni Shamah na Hararita”) ay magpapakita na ang Sa- 
gee ay isang kahaliling pangalan para sa Shamah, at 
na si Shamah ay nagkaroon ng anak na Jonatan na 
naging isang kilalang mandirigma rin ni David. 

4. Isa sa 30 makapangyarihang lalaki ni David, 
isang Harodita. (2Sa 23:8, 25) Iba't ibang baybay ng 
kaniyang pangalan ang waring lumilitaw sa 1 Cro- 
nica 11:27 (Samot) at sa 1 Cronica 27:8 (Samhut), na 


1137 


sa huling tekstong nabanggit ay ipinakikilala siya 
bilang ulo ng ikalimang pangkat ng buwanang pag- 
lilingkod. 


SHAMMA. Isang nangungunang miyembro ng 
tribo ni Aser, anak o inapo ni Zopa.--1Cr 7:36, 
37, 40. 


SHARAI. Isasa mga anak ni Binui na nagpaa- 
lis sa kanilang mga asawang banyaga pagkatapos 
ng pagkatapon.---Ezr 10:38, 40, 44. 


SHAUL 
Diyos]. 

1. Ikaanim na binanggit na hari ng sinaunang 
Edom, kahalili ni Samla at hinalinhan ni Baal- 
hanan. Si Shaul ay mula sa “Rehobot sa tabi ng Ilog.” 
--Gen 36:31, 37, 38, 1Cr 1:48, 49. 

2. Huling binanggit na anak ni Simeon, isinilang 
ng isang babaing Canaanita. (Gen 46:10, 1Cr 4:24) 
Si Shaul ang pinagmulan ng pamilya ng mga Shau- 
lita na kabilang sa mga Simeonita.--Exo 6:15, Bil 
26:12, 13. 

3. Isang Levitang inapo ni Kohat.--1Cr 6:22-24. 


SHAULITA, MGA [Ni (Kay) Shaul]. Isang Si- 
meonitang pamilya na nagmula kay Shaul.---Bil 26: 
12, 13. 


SHEBA. 

1. Ang unang nakatalang anak ni Raama na 
anak ni Cus.--Gen 10:7, 1Cr 1:9. 

2. Isang anak ni Joktan mula sa linya ni Sem 
(Gen 10:21-30, 1Cr 1:17-23), pinagmulan ng isa sa 
13 tribong Arabe. Maaaring ang mga lalaki ng paga- 
la-galang tribong ito ang mandarambong na “mga 
Sabeano” na gumawa ng paglusob na inilarawan 
sa Job 1:14, 1b. 

3. Isa sa dalawang anak ni Joksan, anak ni Abra- 
ham kay Ketura. (Gen 25:1-3: 1Cr 1:32) Habang bu- 
hay pa si Abraham ay pinayaon niya ang kaniyang 
mga supling kay Ketura “sa gawing silangan, patu- 
ngo sa lupain ng Silangan.” (Gen 25:6) Kaya waring 
ang Sheba na ito ay namayan sa kapaligiran ng 
Arabia. 

4. Ang anak ni Bicri na isang Benjamita, isa na 
namatay sa isang paghihimagsik laban kay David. 
(2Sa 20:1, 2) Nang pabalik si David sa Jerusalem 
pagkatapos ng paghihimagsik ni Absalom, nahalata 
ni Sheba, “isang walang-kabuluhang lalaki,” ang hi- 
nanakit ng sampung tribo sa mga lalaki ng Juda na 
tribo ni David. (2Sa 19:40-43) Ginatungan ni Sheba 
ang apoy ng kapaitang ito, anupat sinabi na ang 
ibang tribo ay walang “bahagi kay David” at nang- 
himok: “Bawat isa ay sa kaniyang mga diyos.” Ang 
mga lalaki ng Juda ay nanatili sa panig ng hari, 
ngunit humiwalay kay David “ang lahat ng mga la- 


[Itinanong [sa Diyos]: Isinangguni [sa 


SHEBA 


laki ng Israel” upang sumunod kay Sheba. Ang 
isang posibleng motibo ng paghihimagsik na ito ay 
upang ibalik sa tribo ni Benjamin ang pagiging pro- 
minente nito noong si Saul ang hari. 

Sinabihan ni David ang kaniyang heneral, si 
Amasa, na tipunin ang mga lalaki ng Juda para sa 
pakikipagbaka sa loob ng tatlong araw upang sug- 
puin ang pag-aalsa ni Sheba. Nang hindi dumating 
sa takdang oras si Amasa, isinugo ng hari si Abisai 
upang tugisin ang tumatakas na si Sheba (bagaman 
lumilitaw na ang kapatid ni Abisai na si Joab ang 
aktuwal na nanguna sa paghabol). Tumakas si She- 
ba at ang mga sumusuportang kamag-anak niya 
patungong H hanggang sa Abel-bet-maaca, isang 
nakukutaang lunsod ng Neptali. Kinubkob ng mga 
tumutugis ang lunsod at sinimulan nilang sirain 
ang pader. Pagkatapos, isang babaing marunong 
ang nakipag-usap kay Joab at humiling ng kapaya- 
paan. Tumugon si Joab na aalis ang hukbo kung isu- 
suko ng lunsod ang mapaghimagsik na si Sheba. 
Pagkarinig nito, pinutol ng mga tao ng lunsod ang 
ulo ni Sheba at inihagis iyon kay Joab sa ibabaw ng 
pader ng lunsod.---2Sa 20:1-8, 13-22. 

5. Isang Gadita na naninirahan sa Basan, isang 
inapo ni Abihail.--1Cr 5:11, 13, 14. 

6. Isang mayamang kaharian, malamang na 
nasa TK Arabia. Kilalang-kilala ito dahil sa ginto, 
mga pabango, at insenso. (1Ha 10:1, 2; Isa 60:6, Jer 
6:20: Eze 27:22) Hindi matiyak ang pinagmulan ng 
mga tao sa Sheba, o mga Sabeano, gaya ng kalimi- 
tang tawag sa kanila sa mga sekular na imporma- 
syon. May dalawang Sheba sa linya ni Sem (SHEBA 
Blg. 2 at 3) na maliwanag na namayan sa Arabia. 
Gayunman, naniniwala ang ilang makabagong isko- 
lar na ang mga tao sa kahariang ito ay mga Semiti- 
ko, mula sa linya ni Joktan, mga inapo ni Sem sa pa- 
mamagitan ni Eber. (Gen 10:26-28) Ang mismong 
pangalan ni Sheba at ng ilan sa kaniyang mga kapa- 
tid ay nauugnay sa mga lugar sa T Arabia.---Ting- 
nan ang HAVILA Blg. 4; HAZARMAVET. 

Ayon sa ilang mapagkukunan ng impormasyon, 
ang kaharian ng Sheba ay nasa rehiyon ng tinata- 
wag sa ngayon na Republika ng Yemen. Maliwanag 
na ang kabisera nito ay ang Marib, na mga 100 km 
(60 mi) sa S ng San‘a. 

Noong mapanganib pa ang paglalayag sa Dagat 
na Pula dahil hindi pa maunlad ang nabigasyon, 
ang pakikipagkalakalan mula sa T Arabia at posi- 
bleng pati sa S Aprika at India ay pangunahin 
nang isinasagawa sa pamamagitan ng mga pulu- 
tong na nakasakay sa kamelyo na dumaraan sa 
Arabia. Kontrolado ng Sheba ang mga ruta ng mga 
pulutong na naglalakbay at naging kilala ito dahil 
sa mga negosyante ng olibano, mira, ginto, maha- 
halagang bato, at garing. Ipinahihiwatig ng Bibliya 


SHELA 


na nakarating ang mga negosyanteng ito hang- 
gang sa Tiro. (Eze 27:2, 22-24, Aw 72:15, Isa 60:6) 
Isang luwad na pantatak na nahukay sa Bethel ang 
nagpapatunay na nagkaroon ng kalakalan sa pagi- 
tan ng Palestina at T Arabia. Ipinahihiwatig ng 
mga tuklas mula sa mga paghuhukay sa Marib na 
ang mga Sabeano ay mga taong mapayapa at ma- 
hilig sa komersiyo. Sa kanilang kabisera ay may- 
roon silang napakalaking templo para sa diyos- 
buwan. 

Reyna ng Sheba. Pagkaraang makumpleto ni 
Solomon ang maraming gawaing pagtatayo, dina- 
law siya ng “reyna ng Sheba," na nakarinig ng “ulat 
tungkol kay Solomon may kaugnayan sa pangalan 
ni Jehova.” Ang reynang ito, na ang pangalan ay 
hindi binanggit sa Bibliya, ay pumaroon sa Jerusa- 
lem kasama ang “isang lubhang kahanga-hangang 
pangkat, mga kamelyong may pasang langis ng 
balsamo at napakaraming ginto at mahahalagang 
bato.” (1Ha 10:1, 2) Ang paraan ng kaniyang pagla- 
lakbay at ang uri ng mga kaloob na dinala niya ay 
nagpapahiwatig na nagmula siya sa kaharian ng 
Sheba sa TK Arabia. Ipinahihiwatig din ito sa ko- 
mento ni Jesus na siya ang “reyna ng timog” at na 
“dumating siya mula sa mga dulo ng lupa.” (Mat 
12:42) Sa punto de vista ng mga tao sa Jerusalem, 
masasabing dumating siya mula sa isang malayong 
bahagi ng daigdig. (Aw 72:10, Joe 3:8) Ang Marib ay 
mga 1,900 km (1,200 mi) mula sa Ezion-geber, na 
nasa H baybayin ng Dagat na Pula. 

Sinabi ni Jesus na ang reyna ng Sheba ay duma- 
ting “upang pakinggan ang karunungan ni Solo- 
mon.” (Luc 11:31) Humanga siya sa sinabi ni Solo- 
mon, sa nakita niyang kasaganaan ng kaharian nito, 
at sa karunungan nito sa pag-oorganisa sa kaniyang 
mga tauhan. Ipinahayag niyang maligaya ang mga 
lingkod ng hari dahil napakikinggan nila ang karu- 
nungan ng hari, at pinagpala niya si Jehova dahil sa 
paglalagay kay Solomon sa trono. (1Ha 10:2-9, 2Cr 
9:1-9) Nagbigay ang reyna kay Solomon ng 120 ta- 
lento na ginto (nagkakahalaga ngayon ng $46,242,- 
000) at gayundin ng langis ng balsamo at maha- 
halagang bato. Binigyan siya ni Solomon ng mga 
kaloob na lumilitaw na lampas pa sa halaga ng mga 
kayamanang dinala niya, at pagkatapos ay bumalik 
siya sa kaniyang sariling lupain.---2Cr 9:12, AT, Mo. 

Binanggit ni Kristo na ang babaing ito ay baba- 
ngon sa paghuhukom at hahatulan ang mga tao ng 
unang-siglong salinlahi. (Mat 12:42, Luc 11:31) Nag- 
pakahirap siyang maglakbay upang pakinggan ang 
karunungan ni Solomon, ngunit sa harap ng di- 
sumasampalatayang mga Judio, na nag-aangking 
mga lingkod ni Jehova, ay naroon si Jesus na higit 
pa kaysa kay Solomon at hindi sila nagbigay-pansin 
sa kaniya. 


1138 


7. Lumilitaw na isa sa mga nakapaloob na lunsod 
na ibinigay sa tribo ni Simeon mula sa T na bahagi 
ng teritoryo ng Juda. (Jos 19:2) Gayunman, ang pa- 
ngalang ito ay hindi lumilitaw sa katulad na talaan 
sa 1 Cronica 4:28-32 o sa mga ulat ng mga lunsod 
na unang iniatas sa Juda. (Jos 15:26) Yamang bina- 
banggit sa Josue 19:2-6 na ang kabuuang bilang ng 
mga lunsod ay 13, ngunit sa aktuwal ay waring 
14 ang nakatala rito, ipinapalagay ng ilang iskolar 
na ang Sheba at Beer-sheba ay dalawang bahagi 
ng iisang lunsod, anupat ang Sheba ang mas ma- 
tanda. Kung isa itong hiwalay na lugar, maaaring 
ito rin ang Sema, na binanggit sa talaan sa Josue 
15:26-32. 


SHELA. 

1. [sa Heb., Shelach, posible, Suligi]. Anak 
ni Arpacsad at apo ni Sem, ipinanganak noong 
2333 B.C.E. at namatay noong 1900 B.C.E., sa edad 
na 433. Si Shela at ang isa sa kaniyang mga anak, si 
Eber, ay pinagmulan ng tig-isa sa 70 pamilyang na- 
buhay pagkaraan ng Baha, kay Eber dumaan ang 
linya ng angkan na umakay mula kay Sem patu- 
ngo kay Abraham at sa wakas ay kay Jesus.---Gen 
10:22, 24: 11:12-15, 1Cr 1:18, 24: Luc 3:35. 

2. [sa Heb., Shelah, posible, Pakiusap]. Ang ikat- 
long anak ni Juda sa kaniyang asawang Canaanita. 
(1Cr 2:3) Si Tamar ay dapat sanang ibinigay kay 
Shela sa pag-aasawa sa bayaw ngunit hindi siya ibi- 
nigay. (Gen 38:1-5, 11-14, 26) Ang mga inapo ni 
Shela, na ang ilan sa mga ito ay nakatala ang pa- 
ngalan kasama ang kanilang mga lugar na pina- 
mayanan, ang bumuo sa pantribong pamilya ng 
mga Shelanita. Ang ilan sa mga ito ay bumalik mula 
sa pagkatapon sa Babilonya.--Bil 26:20, 1Cr 4:21- 
23; 9:5, Ne 11:5. 


SHELANITA, MGA [Ni (Kay) Shela]. Isang 
pamilya ng Juda na nagmula kay Shela. (Bil 26:20) 
Naniniwala ang ilang iskolar na “Shelanita” (sa ha- 
lip na “Shilonita” ng tekstong Masoretiko) ang dapat 
lumitaw sa Nehemias 11:5, sa talaan niyaong mga 
nanirahan sa Jerusalem pagkatapos ng pagkata- 
pon. 


SHEOL. Ang karaniwang libingan ng sangkata- 
uhan, sanlibingan, hindi isang indibiduwal na da- 
kong libingan o libingan (sa Heb., qe ver, Huk 16:31, 
qevu-rah”, Gen 35:20), ni isang indibiduwal na pun- 
tod (sa Heb., ga-dhish', Job 21:32). 

Bagaman marami ang iminumungkahing pinag- 
mulan ng salitang Hebreo na she'oh/, lumilitaw na 
halaw ito sa pandiwang Hebreo na sha-al, na na- 
ngangahulugang “humingi, humiling.” Sa A Com- 
pendious Hebrew, sinabi ni Samuel Pike na ang 
Sheol ay “ang karaniwang pinaglalagyan o dako ng 


1139 


mga patay: tinawag ito nang ganito dahil sa kawa- 
lang-kasiyahan ng libingan, na para bang lagi itong 
humihingi o naghahangad ng higit pa.”--Cam- 
bridge, 1811, p. 148. 

Ang salitang Hebreo na she'oh!” ay lumilitaw 
nang 65 ulit sa tekstong Masoretiko. Sa King James 
Version, isinalin ito nang 31 ulit bilang “impiyerno,” 
31 ulit bilang “libingan,” at 3 ulit bilang “hukay.” Isi- 
nalin ng Katolikong Douay Version ang salitang ito 
nang 63 ulit bilang “impiyerno,” isang beses bilang 
“hukay,” at isang beses bilang “kamatayan.” Karag- 
dagan pa, sa Isaias 7:11, ang tekstong Hebreo ay ori- 
hinal na kababasahan ng she'oh/, at isinalin ito bi- 
lang “Hades” sa sinaunang mga bersiyong Griego 
nina Aquila, Symmachus, at Theodotion, at bilang 
“impiyerno” sa Douay Version.---Tingnan ang tlb sa 
Rbis8. 

Walang salitang Tagalog na makapagtatawid ng 
eksaktong diwa ng salitang Hebreo na sheohl. 
Tungkol sa paggamit ng salitang “impiyerno” sa 
pagsasalin ng Bibliya, ganito ang sabi ng Collier's 
Encyclopedia (1986, Tomo 12, p. 28): “Yamang ang 
Sheol noong panahon ng Matandang Tipan ay tu- 
mutukoy lamang sa himlayan ng mga patay anu- 
man ang naging moralidad nila, ang salitang impi- 
yerno,' ayon sa pagkaunawa ngayon, ay hindi isang 
angkop na salin.” Sa ilang mas bagong bersiyon sa 
Ingles, ang salitang ito ay tinumbasan ng translite- 
rasyon na “Sheol.”--RS, AT, NW. 

May kinalaman sa Sheol, ganito ang komento ng 
Encyclopeedia Britannica (1971, Tomo 11, p. 276): 
“Ang Sheol ay nasa isang dako sa 'ilalim' ng lupa. ... 
Ang kalagayan ng mga patay ay walang kirot ni ka- 
luguran. Hindi iniuugnay sa Sheol ang gantimpala 
sa matuwid ni ang kaparusahan para sa balakyot. 
Kapuwa ang mabuti at ang masama, mga maninlil 
at mga santo, mga hari at mga ulila, mga Israelita at 
mga gentil---lahat ay sama-samang natutulog nang 
walang kamalayan sa isa't isa.” 

Bagaman ang turong Griego hinggil sa imortali- 
dad ng kaluluwa ng tao ay nakapasok sa paniniwala 
ng mga Judio nang maglaon, ipinakikita ng ulat ng 
Bibliya na ang Sheol ay tumutukoy sa karaniwang 
libingan ng sangkatauhan at isang dako na doo'y 
walang malay, o kabatiran, ang isa. (Ec 9:4-6, 10) 
Yaong mga nasa Sheol ay hindi pumupuri sa Diyos 
ni bumabanggit man sa kaniya. (Aw 6:4, 5, Isa 38: 
17-19) Gayunman, hindi masasabing ang Sheol ay 
kumakatawan lamang sa “isang kalagayan ng pagi- 
ging hiwalay sa Diyos, yamang ipinakikita ng Ka- 
sulatan na ang Sheol ay “nasa harap” niya, at sa 
diwa, ang Diyos ay “naroon. (Kaw 15:11, Aw 139: 
7, 8: Am 9:1, 2) Kaya naman, si Job, palibhasa'y 
naghahangad ng ginhawa mula sa kaniyang pagdu- 
rusa, ay nanalangin na mapunta sana siya sa Sheol 


SHEOL 


at sa kalaunan ay alalahanin siya ni Jehova at tawa- 
gin mula sa Sheol.---Job 14:12-15. 

Sa buong kinasihang Kasulatan, ang Sheol ay 
laging iniuugnay sa kamatayan, hindi sa buhay. 
(1Sa 2:6, 2Sa 22:6: Aw 18:4, 5: 49:7-10, 14, 15; 88: 
2-6, 89:48, Isa 28:15-18, ihambing din ang Aw 116: 
3, 7-10 sa 2Co 4:13, 14.) Tinutukoy ito bilang ang 
“lupain ng kadiliman” (Job 10:21) at isang dako ng 
katahimikan. (Aw 115:17) Lumilitaw na si Abel ang 
kauna-unahang nagtungo sa Sheol, at mula noon, 
milyun-milyong taong namatay ang nakasama niya 
sa alabok ng lupa. 

Noong araw ng Pentecostes 33 C.E., sumipi ang 
apostol na si Pedro mula sa Awit 16:10 at ikinapit 
iyon kay Kristo Jesus. Nang sipiin naman ni Lucas 
ang mga salita ni Pedro, ginamit niya ang salitang 
Griego na hai'des, sa gayo'y ipinakikita nito na ang 
Sheol at Hades ay tumutukoy sa iisang bagay, ang 
karaniwang libingan ng sangkatauhan. (Gaw 2:25- 
27, 29-32) Sa loob ng Sanlibong Taong Paghahari ni 
Jesu-Kristo, ang Sheol, o Hades, ay aalisan ng laman 
at papawiin sa pamamagitan ng pagbuhay-muli sa 
lahat ng naroroon.--Apo 20:13, 14: tingnan ang 
HADES; IMPIYERNO: LIBINGAN. 

Si Jonas at ang Sheol. Sa ulat hinggil kay Jo- 
nas, sinasabing “nanalangin si Jonas kay Jehova na 
kaniyang Diyos mula sa mga panloob na bahagi ng 
isda at nagsabi: 'Dahil sa aking kabagabagan ay tu- 
mawag ako kay Jehova, at sumagot siya sa akin. 
Mula sa tiyan ng Sheol ay humingi ako ng tulong. 
Narinig mo ang aking tinig.”” (Jon 2:1, 2) Kung ga- 
yon, inihambing ni Jonas sa Sheol ang loob ng tiyan 
ng isda. Para na rin siyang patay noon sa loob ng 
isda, ngunit iniahon ni Jehova ang kaniyang buhay 
mula sa hukay, o Sheol, nang ingatan Niya siyang 
buhay at ipaluwa siya sa isda.---Jon 2:6, ihambing 
ang Aw 30:3. 

Inihalintulad ni Jesus ang mangyayari sa kaniya 
sa naging kalagayan ni Jonas sa loob ng tiyan ng 
isda, sa pagsasabing: “Kung paanong si Jonas ay 
nasa tiyan ng pagkalaki-laking isda nang tatlong 
araw at tatlong gabi, gayundin ang Anak ng tao ay 
mapapasapuso ng lupa nang tatlong araw at tatlong 
gabi.” (Mat 12:40) Bagaman hindi ginamit dito ni Je- 
sus ang salitang “Sheol” (Hades), ginamit naman ng 
apostol na si Pedro ang salitang “Hades” nang tuku- 
yin niya ang kamatayan at pagkabuhay-muli ni Je- 
SUS.--Gaw 2:27. 

May kinalaman sa salitang “Sheol,” ganito ang 
sabi nina Brynmor F. Price at Eugene A. Nida: “Ang 
salitang ito ay madalas lumitaw sa Mga Awit at sa 
aklat ng Job upang tumukoy sa isang dakong patu- 
tunguhan ng lahat ng taong namatay. Inilalarawan 
ito bilang isang madilim na dako, kung saan wa- 
lang gawaing angkop sa pangalan nito. Doon ay 


SHIBOLET 


walang pag-uuri-uri ayon sa moralidad, kaya ang 
“impiyerno” (KJV) ay hindi angkop na salin, ya- 
mang nagpapahiwatig ito na may langit, na ti- 
rahang dako naman ng mga matuwid pagkama- 
tay nila. Masasabing 'ang libingan’ sa panlahatang 
diwa ay isang malapit na katumbas, ngunit ang 
Sheol ay mas tumutukoy sa pangmaramihang libi- 
ngan kung saan ang lahat ng patay ay sama- 
samang nakahimlay. . . . Maaaring itinuring na 
angkop dito [sa Jonas 2:2] ang pagkakagamit sa 
partikular na paglalarawang ito dahil nakulong si 
Jonas sa loob ng isda."--A Translators Handbook 
on the Book of Jonah, 1978, p. 37. 


SHIBOLET. Ang salitang hudyat na ginamit 
ng mga lalaki ng Gilead upang makilala ang mga 
Efraimita na nagtatangkang tumakas patungo sa 
kabila ng Jordan. Nangangahulugan ito ng “uhay 
ng butil” o “umaagos na daloy.” Noong nakikipag- 
baka sila kay Jepte, ang tumatakas na mga Efrai- 
mita ay nahalata ng mga tanod na Gileadita sa 
mga tawiran ng Jordan dahil sa maling pagbigkas 
nila sa unang tunog na “sh” ng salitang hudyat na 
ito. Ang sinasabi nila ay “Sibolet.” (Huk 12:4-6) 
Samakatuwid, maliwanag na may pagkakaiba-iba 
noon sa pagbigkas sa gitna ng mga tribo, kung pa- 
anong nang maglaon ay nagkaroon ng magkaibang 
paraan ng pagsasalita ang mga taga-Galilea at 
ang mga Judeano.--Ihambing ang Mat 26:73, Luc 
22:59. 


SHIK [sa Ingles, sheik]. Isang titulo na kadala- 
sang ibinibigay sa mga Edomita at mga Horitang 
pinuno ng tribo, mga anak ni Esau at mga anak ni 
Seir na Horita. (Exo 15:15) Sa Hebreo, ang katawa- 
gang ito ay ’alluph’, nangangahulugang “pinuno,” 
“lider ng isang libo.” (Tingnan ang Gen 36:15, tlb sa 
Rbi8.) Ang sinaunang Edomita at Horitang katawa- 
gan ay katumbas ng titulong “shik” na ginagamit ng 
makabagong mga Bedouin para sa mga lider ng tri- 
bo. Sa ilang salin ng Bibliya, mga titulong gaya ng 
“puno,” “pinuno,” at “duke” ang ginagamit sa halip 
na “shik.” 

Pitong shik ng mga Horita ang itinala, pawang 
“mga anak ni Seir.” (Gen 36:20, 21, 29, 30) Maliwa- 
nag na 14 naman ang bilang ng mga shik ng Edom: 
pitong apo mula sa panganay ni Esau na si Elipaz na 
anak ng kaniyang asawang si Ada, apat na apo mula 
sa anak niyang si Reuel na anak ng kaniyang asa- 
wang si Basemat, at tatlo sa mga anak niya sa kani- 
yang asawang si Oholibama. (Gen 36:15-19) Gayun- 
man, hindi matiyak kung dapat ibilang dito ang shik 
na si Kora na isinama sa mga anak ni Elipaz. Kung 
ang paglalakip sa shik na si Kora ay isang pagkaka- 
mali ng eskriba, gaya ng paniwala ng ilan, manga- 
ngahulugan ito na 13 lamang ang shik ng Edom. 


1140 


(Gen 36:16, tlb sa Rbi8) Ang pangalan ng mga li- 
ping nagmula sa mga shik na ito ay isinunod sa pa- 
ngalan ng mga ito. 

Sa Genesis 36:40-43 at 1 Cronica 1:51-54, isang 
naiibang talaan ng “mga shik ni Esau [ng Edom]” 
ang ibinibigay. Maaaring ang mga ito ay mga shik 
na mas huli kaysa roon sa mga naunang itinala. 
Gayunman, naniniwala ang ilang komentarista na 
ang mga ito ay hindi mga pangalan ng mga tao, 
kundi mga pangalan ng mga lunsod o mga rehiyon 
na sentro ng iba't ibang mga pamunuan ng shik. 
Sinunod ng salin ng Jewish Publication Society ang 
pangmalas na ito anupat iyon ay kababasahan: “pi- 
nuno ng Timna, pinuno ng Alva,” at patuloy. 


SHILO [Siya na Nagmamay-ari Nito; Siya na Ki- 
nauukulan Nito]. 

1. Sa pagbigkas ng pagpapala kay Juda, sinabi ng 
patriyarkang si Jacob bago siya mamatay: “Ang se- 
tro ay hindi lilihis mula kay Juda, ni ang baston ng 
kumandante mula sa pagitan ng kaniyang mga paa, 
hanggang sa dumating ang Shilo: at sa kaniya ma- 
uukol ang pagkamasunurin ng mga bayan.” (Gen 
49:10) Pasimula sa pamamahala ng Judeanong si 
David, ang kapangyarihang mamahala (ang bas- 
ton ng kumandante) at ang maharlikang soberanya 
(ang setro) ay naging pagmamay-ari ng tribo ni 
Juda. Magpapatuloy ito hanggang sa dumating ang 
Shilo, nagpapahiwatig na ang maharlikang linya ni 
Juda ay magtatapos sa Shilo bilang ang permanen- 
teng tagapagmana. Sa katulad na paraan, bago ang 
pagbagsak ng kaharian ng Juda, ipinahiwatig ni Je- 
hova sa huling haring Judeano, si Zedekias, na ang 
pamamahala ay ibibigay sa isa na may legal na ka- 
rapatan. (Eze 21:26, 27) Maliwanag na ito ang Shilo, 
yamang ang pangalang “Shilo” ay nangangahulu- 
gang “Siya na Nagmamay-ari Nito, Siya na Kinauu- 
kulan Nito.” 

Pagkaraan ng maraming siglo, si Jesu-Kristo ang 
tanging inapo ni David na pinangakuan ng pagka- 
hari. Bago ipanganak si Jesus, sinabi ng anghel na si 
Gabriel kay Maria: “Ibibigay sa kaniya ng Diyos na 
Jehova ang trono ni David na kaniyang ama, at siya 
ay mamamahala bilang hari sa sambahayan ni Ja- 
cob magpakailanman, at hindi magkakaroon ng wa- 
kas ang kaniyang kaharian.” (Luc 1:32, 33) Kung ga- 
yon, tiyak na ang Shilo ay si Jesu-Kristo, “ang Leon 
na mula sa tribo ni Juda. ”---Apo 5:5, ihambing ang 
Isa 11:10, Ro 15:12. 

Hinggil sa pangmalas ng sinaunang mga Judio 
tungkol sa Genesis 49:10, isang Commentary na 
inedit ni F. C. Cook (p. 233) ay nagsabi: “Ang hulang 
ito ay ipinatutungkol ng lahat ng mga Judio noong 
sinaunang panahon sa Mesiyas. Kaya ang nasa Tar- 
gum ni Onkelos ay 'hanggang sa pagdating ng Me- 
siyas, na sa kaniya ang kaharian, sa Jerusalem Tar- 


1141 


"z ab PO 2t KG EN 
Ang Shilo, ang tiwangwang na kalagayan nito 
ay ginamit ni Jeremias bilang isang malinaw 
na halimbawa 


gum naman ay hanggang sa panahon na dumating 
ang haring Mesiyas, na sa kaniya ang kaharian." 
... Gayundin sa Babilonyong Talmud (Sanhedrim,' 
cap. 1. fol. 982), “Ano ang pangalan ng Mesiyas? 
Ang kaniyang pangalan ay Shilo, sapagkat nasusu- 
lat, Hanggang sa dumating ang Shilo.'” 

2. Isang lunsod na nasa teritoryo ng Efraim at 
nasa “hilaga ng Bethel, sa dakong silangan ng lansa- 
ngang-bayan na paahon mula Bethel tungo sa Si- 
kem at sa dakong timog ng Lebona.” (Huk 21:19) 
Ang lokasyon ng Shilo na tinatanggap ng karami- 
han ay ang Khirbet Seilun (Shillo), mga 15 km 
(9.5 mi) sa HHS ng Bethel. Ang lugar na ito ay tu- 
mutugma sa paglalarawan ng Bibliya. Ito ay nasa 
isang burol at, maliban sa isang libis sa dakong TK, 
napalilibutan ito ng mas matataas na burol. 

Pagkatapos maitayo ang tabernakulo sa Shilo (Jos 
18:1), ang paghahati-hati ng lupain sa mga Israelita 
ay tinapos mula roon. (Jos 18:1-21:42) Kasunod ng 
paghahati-hati ng lupain, ang mga tribo sa S ng Jor- 
dan ay nagtayo ng isang altar sa tabi ng ilog na 
iyon. Sa pag-aakalang iyon ay isang pag-aapostata, 
ang iba pang mga tribo ay nagtipon sa Shilo upang 
makipaglaban sa kanila. Gayunman, nang maipali- 
wanag na ang altar ay ginawa bilang isang pinaka- 
alaala ng katapatan kay Jehova, napanatili ang ma- 
payapang ugnayan.---Jos 22: 10-34. 

Nang maglaon, kumilos ang 12,000 magigiting na 
mandirigmang Israelita upang parusahan ang mga 
tumatahan sa Jabes-gilead dahil sa hindi pagsama 
ng mga ito sa pakikipagbaka laban sa mga Benjami- 
ta. Gayunman, 400 dalaga mula sa Jabes-gilead 


SHIMEON 


ang dinala sa Shilo at nang 
dakong huli ay ibinigay sa 
mga Benjamita. Tinagubili- 
nan din ang mga Benjami- 
ta na kumuha ng iba pang 
mga asawa mula sa mga 
anak na babae ng Shilo, 
anupat sapilitang tinangay 
ang mga iyon habang na- 
kikibahagi sa paikut-ikot na 
sayaw na nauugnay sa tau- 
nang kapistahan kay Jehova 
na idinaraos sa Shilo.---Huk 
21:8-23. 

Sa kalakhang bahagi ng 
yugto na saklaw ng aklat 
ng Mga Hukom, kung hin- 
di man sa kabuuan niyaon, 
ang tabernakulo ay nanatili 
sa Shilo. (Huk 18:31: 1Sa 1:3, 9, 24: 2:14: 3:21: 1Ha 
2:27) Di-katagalan bago mamatay ang mataas na 
saserdoteng si Eli, habang nakikipaglaban ang mga 
Israelita sa mga Filisteo, kinuha nila ang Kaban 
mula sa tabernakulo at dinala ito sa lugar ng pag- 
babaka, anupat nagtitiwalang magtatagumpay sila 
dahil sa presensiya nito. Gayunman, hinayaan ni 
Jehova na mabihag ng mga Filisteo ang Kaban. Pa- 
libhasa'y hindi na ito naibalik sa Shilo, ipinahihiwa- 
tig nito na pinabayaan na ni Jehova ang Shilo, ya- 
mang ang Kaban ay kumakatawan sa kaniyang 
presensiya. (1Sa 4:2-11) Ang pagpapabaya sa Shilo 
ay tinukoy ng salmista (Aw 78:60, 61; ihambing ang 
1Sa 4:21, 22) at ginamit sa hula ni Jeremias upang 
ilarawan kung ano ang gagawin ni Jehova sa templo 
sa Jerusalem.--Jer 7:12, 14: 26:6, 9. 

Noong ikasampung siglo B.C.E., ang propetang 
si Ahias ay nanirahan sa Shilo. (1Ha 12:15: 14: 
2, 4) Pagkatapos ng pagpaslang kay Gedalias, noong 
607 B.C.E., ilang lalaki mula sa Shilo (maaaring 
mula sa lunsod o sa rehiyong iyon) ang pumaroon 
sa Jerusalem upang maghain.---Jer 41:5. 


SHILONITA [Ng (Mula sa) Shilo]. 

1. Isa pang anyo (ginamit na pangmaramihan) 
para sa pangalan ng pamilya na nagmula sa ikat- 
long anak ni Juda na si Shela.— 1Cr 9:5; Gen 46:12, 
tingnan ang SHELA Blg. 2; SHELANITA, MGA. 

2. Isang tumatahan sa Shilo, isang bayan na pro- 
minente sa kasaysayan ng Israel. Sa Kasulatan, ang 
katawagang ito ay ikinakapit tanging sa propetang 
si Ahias na mula sa Shilo.---1Ha 11:29: 12:15, 15:29, 
2Cr 9:29, 10:15. 


SHIMEON [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “makinig: pakinggan"]. Isa sa walong 
anak ni Harim na pinatibay-loob ni Ezra na paalisin 


SHIMON 


ang kanilang mga asawang pagano at mga anak. 
--Fzr 10:10, 11, 31, 32, 44. 


SHIMON. Ama ng apat na lalaki sa tribo ni 
Juda.— 1Cr 4:20. 


SHIN. 


SHION [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “gumuho”]. Isang lunsod ng Isacar. (Jos 19:17, 
19) Maaaring napanatili sa “Ayun esh-Sha'in, na ma- 
tatagpuan di-kalayuan sa S ng Nazaret, ang panga- 
lang Shion at ipinapalagay na ito ay ang lunsod na 
iyon. 


SHUA. 
1. Canaanitang ama ng asawa ni Juda, lolo nina 
Er, Onan, at Shela.---Gen 38:2-5, 12, 1Cr 2:3. 


2. Anak na babae ni Heber na mula sa tribo ni 
Aser.--1Cr 7:30, 32. 


SHUAH. Ang ikaanim at huling binanggit na 
anak ni Abraham sa kaniyang ikalawang asawa na si 
Ketura. (1Cr 1:32) Tumanggap si Shuah at ang lima 
niyang kapatid ng mga kaloob mula kay Abraham 
at pinalabas sila mula sa sambahayan nito patu- 
ngong S. (Gen 25:1, 2, 5, 6) Ang mga inapo ni Shu- 
ah, ang mga Shuhita, ay ipinapalagay ng ilan na na- 
nirahan sa kahabaan ng Eufrates sa pagitan ng 
dalawang sangang-ilog nito, ang Balikh at ang Kha- 
bur. Ang tanging Shuhita na binanggit sa Bibliya ay 
ang kasamahan ni Job na si Bildad.---Job 2:11. 


SHUHITA [nangangahulugang “Ni (Kay) Shu- 
ah"]. Maliwanag na isang inapo ni Shuah, isang anak 
ni Abraham sa kaniyang asawang si Ketura. (Gen 
25:2, 1Cr 1:32) Ang kasamahan ni Job na si Bil- 
dad ang tanging Shuhita na binanggit sa Kasulatan. 
--Job 2:11; 8:1: 18:1, 25:1; 42:9. 


SHULAMITA. Katawagan sa magandang da- 
lagang probinsiyana na pangunahing tauhan sa Awit 
ni Solomon (6:13). Malamang na inilalarawan siya ng 
titulong ito bilang tagalunsod ng Sunem (makaba- 
gong Sulam). (Ihambing ang 1Ha 1:3.) Sinusuporta- 
han ng Griegong Septuagint (Vatican Manuscript 
No. 1209) ang pangmalas na ito yamang tinawag ni- 
tong “Sunamita” ang dalagang ito. Gayundin, tinu- 
koy ng eklesyastikal na manunulat na si Eusebius 
ang Sunem bilang Sulem.---Onomasticon, 158, 11. 


SIA, SIAHA. Isa sa mga Netineo na ang mga 
inapo ay bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya 
kasama ni Zerubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 
43, 44: Ne 7:47. 


SIBA [Sumpa: o, Pito]. Isang balon na hinukay 
o muling hinukay ng mga lingkod ni Isaac sa Beer- 


Tingnan ang SIN, SHIN. 


1142 


sheba. (Gen 26:32, 33; ihambing ang 26:18.) Iniulat 
nila na nakasumpong sila ng tubig doon matapos si- 
lang makipagtipan ng isang tipan ng kapayapaan 
kay Abimelec na hari ng Gerar. Dahil dito, ang ba- 
lon ay pinanganlan ni Isaac na “Siba” (tumutukoy sa 
isang panata o kapahayagan na sinumpaan sa pa- 
mamagitan ng pitong bagay). (Gen 26:26-33) Si 
Abraham ay nakipagtipan din kay Abimelec (maa- 
aring ang Filisteong haring ito o iba pa na may ga- 
yunding pangalan o titulo). Noong pagkakataong 
iyon, si Abimelec ay tumanggap ng pitong babaing 
kordero mula sa patriyarka bilang katibayan na si 
Abraham ang nagmamay-ari ng pinagtatalunan ni- 
lang balon. Marahil ang balon ding iyon ang pina- 
nganlan ni Isaac na “Siba.” Sa paggamit ni Isaac ng 
“Siba” (isang anyo ng pangalang Sheba), maliwanag 
na pinanatili rin niya ang pangalang “Beer-sheba,” 
na orihinal na ipinangalan ni Abraham sa lugar na 
ito.--Gen 21:22-32, tingnan ang BEER-SHEBA. 


SIBAD [sa Heb., sis, sa Ingles, swift]. Isa sa pi- 
nakamabibilis na ibong lumilipad, anupat karani- 
wang umaabot sa bilis na mahigit sa 100 km/oras 
(60 mi/oras) at may kakayahang sumibad sa bilis na 
mga 200 km/oras (120 mi/oras) o mahigit pa. Bu- 
ong-sigla nitong ipinapagaspas ang kaniyang maha- 
haba, maninipis at hugis-karit na mga pakpak at 
waring wala itong kapaguran habang sumasalim- 
bay at sumisibad sa paninila ng insekto, na nilululon 
niya habang lumilipad. Sa apat na uri ng sibad na 
makikita sa Israel, ang Alpine swift (Apus melba) 
ang pinakamalaki at makikilala ito dahil sa kulay 
puting tiyan nito. Sa nandarayuhang mga sibad, ito 
ang unang dumarating sa Palestina kapag malapit 
nang magtagsibol, at sa di-kalaunan ay sinusundan 
naman ito ng pagdagsa ng mga common swift 
(Apus apus). Gumagawa sila ng pugad sa madidilim 
na lugar, kadalasa'y sa ilalim ng medya-agwa ng 
mga bubong, at kung minsan, sa loob ng hungkag 
na mga punungkahoy o sa gilid ng mga dalisdis. 
Ang mga ito'y yari sa dayami at mga balahibo na 
pinagdikit-dikit ng malagkit na laway na nanggaga- 
ling sa mga glandula ng ibong ito. Maliwanag na 
ang mga paa ng sibad ay hindi dinisenyong ipanla- 
kad o ipandapo, kaya kinukuha ng ibong ito ang la- 
hat ng kaniyang pagkain at materyales sa pagga- 
wa ng pugad habang siya'y lumilipad. Sumasagap 
ito ng maiinom sa pamamagitan ng pagsalimbay sa 
ibabaw ng tubig, at nagpapahinga ito sa pamamagi- 
tan ng pagkapit sa patayong mga gilid. Ang huni ng 
sibad ay waring pahibik at mapanglaw. 

Ang Hebreong sis ay tumutukoy sa sibad, at pina- 
tutunayan iyan ng paggamit ng ganito ring panga- 
lang Arabe para sa ibong iyon. Iminumungkahi ng 
ilang iskolar na ang pangalang ito'y tumutukoy sa 


1143 


isang humahagibis na tunog. Ipinapalagay naman 
ng iba na ang pangalang ito'y kumakatawan sa ma- 
tinis na huning si-si-si ng sibad. 

Matapos gumaling sa kaniyang karamdaman, ang 
palaisip na si Hezekias ay gumawa ng isang kompo- 
sisyon kung saan sinabi niya na siya'y laging humu- 
huni na tulad ng sibad, anupat maliwanag na sa 
mapanglaw na paraan. Ginamit ng propetang si Je- 
remias ang nandarayuhang sibad bilang halimbawa 
nang sawayin niya ang taong-bayan ng Juda dahil 
hindi nakilala ng mga ito ang panahon ng paghatol 
ng Diyos.--Isa 38:14, Jer 8:7. 


SIBAT. Tingnan ang Armas, BALUTI. 


SIBECAI. Isa sa makapangyarihang mga lalaki 
ni David, isang Husatita. (1Cr 11:26, 29) Sa isang pa- 
kikipagdigma laban sa mga Filisteo sa Gob, pinatay 
ni Sibecai si Sap (Sipai), isa sa malahiganteng mga 
Repaim, sa gayon ay sinupil ang kaaway. (2Sa 21:18, 
1Cr 20:4) Nang organisahin ni David ang buwanang 
nagririlyebong paglilingkod ng mga hukbo ng ban- 
sa, si Sibecai ay inilagay upang mangasiwa sa ika- 
walong pangkat. (1Cr 27:1, 11) Lumilitaw na tinata- 
wag siyang Mebunai sa 2 Samuel 23:27. 


SIBMA. Isang bayan sa S ng Jordan. Kinuha ito 
ng Israel mula sa Amoritang si Haring Sihon at ini- 
atas sa mga Rubenita na nagkainteres dito dahil sa 
nakapalibot na mga pastulan. Lumilitaw na tinawag 
din itong Sebam. (Bil 32:2-5, 37, 38; Jos 13:15, 19, 
21) Dati itong isang lunsod ng mga Moabita (iham- 
bing ang Bil 21:25, 26) at naibalik ito sa kanila sa 
isang di-isiniwalat na panahon. Kilala ito noon dahil 
sa mga ubasan at mga bungang pantag-araw nito. 
(Isa 16:8, 9, 13, 14; Jer 48:32, 46, 47) Hindi alam sa 
ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon ng Sib- 
ma (Sebam), bagaman binabanggit ito kasama ng 
Hesbon at Nebo (Bil 32:3), at ang komentaryo ni Je- 
rome sa Isaias 16:8 ay nagsasabing ito'y mga 500 
hakbang lamang mula sa Hesbon. Gayunman, ipina- 
palagay ng ilan na ito ay ang Qurn el-Kibsh, na mga 
5 km (3 mi) sa KTK ng Hesbon (makabagong His- 
ban). 


SIBOL. 
SIBOLET. 


SIBRAIM. Isang hilagaang hangganang dako 
na nakatala sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa ma- 
nang teritoryo ng Israel. (Eze 47:15-17) Hindi alam 
kung saan ang lokasyon nito, bagaman ipinapalagay 
ng ilan na ito ay nasa lugar ng Hums, sa T ng Ha- 
mat sa Sirya. Maaaring ito rin ang Separvaim. 


SIBUYAS [sa Heb., ba:tsal]. Isang halamang 
biennial (nabubuhay nang dalawang taon), may 


Tingnan ang SANGA, SIBOL. 


Tingnan ang SHIBOLET. 


SIDIM, MABABANG KAPATAGAN NG 


bulbo at matapang ang lasa anupat ang mga dahon 
ay payat na parang tubo. Ang sibuyas (Allium cepa) 
ay isa sa mga pagkaing ninasa ng haluang pulutong 
at ng mga Israelita noong nasa ilang sila pagkatapos 
silang mapalaya mula sa Ehipto. (Bil 11:4, 5) Sa lupa- 
ing iyon kung saan nabihag ang Israel, ang mga si- 
buyas ay malawakang itinatanim. Binabanggit pa 
nga ng Griegong istoryador na si Herodotus (Il, 125) 
ang isang inskripsiyon kung saan ang sibuyas ay na- 
katalang kasama ng mga pagkaing inilaan sa mga 
trabahador sa isang piramideng Ehipsiyo. Sa Ehipto, 
ang mga sibuyas, kadalasang itinatali nang bungkus- 
bungkos, ay inihandog sa mga bathala, bagaman 
hindi pinahintulutan ang mga saserdote na kainin 
ang mga iyon. Ang mga sibuyas ng Ehipto ay inila- 
larawang malambot, anupat mas madaling matunaw 
sa tiyan kaysa sa iba pang mga uri, at manamis- 
namis sa halip na matapang, o maaskad, ang lasa. 


SICAR. Isang lunsod ng Samaria kung saan 
matatagpuan ang bukal ni Jacob. Ito'y “malapit sa 
parang na ibinigay ni Jacob kay Jose na kaniyang 
anak” sa kapaligiran ng Sikem. (Ju 4:5, 6; ihambing 
ang Jos 24:32.) Sa Syriac Sinaitic codex, “Sikem” 
ang mababasa halip na “Sicar.” Gayunman, “Si- 
car” ang salin na sinusuportahan ng pinakamahuhu- 
say na manuskritong Griego. Ipinakikita ng ilang si- 
naunang di-Biblikal na mga manunulat na magkaiba 
ang Sikem at ang Sicar; hindi naman gayon ang gi- 
nawa ng iba. Batay sa mga paghuhukay kamakailan, 
pansamantalang iniuugnay ng ilan ang Sicar sa na- 
yon ng “Askar, na 0.7 km (0.4 mi) sa HHS ng bukal 
ni Jacob at mga 1 km (0.6 mi) sa HS ng Sikem. 


SIDIM, MABABANG KAPATAGAN NG. 


Isang libis na iniuugnay ng Kasulatan sa Da- 
gat Asin (Dagat na Patay). (Gen 14:3) Noong mga 
araw ni Abraham, dito nakipagbaka kay Haring Ke- 
dorlaomer ng Elam at sa tatlong kaalyado nito ang 
mapaghimagsik na mga hari ng Sodoma, Gomorra, 
Adma, Zeboiim, at Zoar. Matapos matalo, ang mga 
hari ng Sodoma at Gomorra ay tumakas. Ngunit ang 
ilan sa kanilang mga hukbo ay nahulog sa nagkalat 
na “mga hukay ng bitumen” sa lugar na iyon.---Gen 
14:4, 8-10. 

Naniniwala ang ilan na ang Mababang Kapatagan 
ng Sidim ay ang tulad-lawang bahagi ng Dagat na 
Patay sa T ng Peninsula ng Lisan. Naniniwala sila na 
dati itong matabang libis na lumubog nang magla- 
on, marahil ay dahil sa paglindol o dahil sa pagbaba- 
go ng topograpiya nang puksain ng Diyos ang Sodo- 
ma, Gomorra, at ang buong Distrito. (Gen 19:24, 25) 
Pana-panahon ay mayroon pa ring lumulutang na 
mga materyang may bitumen sa mabababaw na ka- 
tubigan doon.---Tingnan ang DAGAT ASIN. 


SIDON, MGA SIDONIO 
SIDON, MGA SIDONIO. Ang panganay na 


anak ni Canaan na si Sidon ang pinagmulan ng mga 
Sidonio. Ang daungang bayan ng Sidon ay ipina- 
ngalan sa kanilang ninuno, at sa loob ng maraming 
taon ay ito ang pangunahing lunsod ng mga taga- 
Fenicia, na siyang tawag ng mga Griego sa mga Si- 
donio. Sa ngayon ay kilala ang lunsod bilang Saida. 

Isang kolonya ng mga Sidonio ang namayan din 
mga 35 km (22 mi) sa T ng Sidon at tinawag nilang 
Tiro ang lugar na iyon. Sa kalaunan ay nahigitan ng 
Tiro ang Sidon sa maraming aspekto, ngunit hindi 
nito kailanman lubos na naiwala ang pagkakakilan- 
lan nito bilang isang pamayanang Sidonio. Kung 
minsan, ang hari ng Tiro ay tinatawag na “hari ng 
mga Sidonio” (1Ha 16:31), at kadalasan ang Tiro at 
Sidon ay magkasamang binabanggit sa hula. (Jer 
25:22: 27:3, 47:4: Joe 3:4: Zac 9:2) Sa pagitan ng da- 
lawang lunsod ay naroon ang Zarepat, “na sakop ng 
Sidon” at kung saan pinakain si Elias ng isang baba- 
ing balo noong panahon ng isang mahabang taggu- 
tom.-- 1Ha 17:9, Luc 4:25, 26. 

Ang Sidon ay dating itinuturing na H hangganan 
ng mga bansang Canaanita. (Gen 10:19) Pagkatapos 
na malupig ni Josue ang mga hari ng hilagang 
Canaan (na tinugis hanggang sa “mataong Sidon” 
sa H), ang lupain ay hinati-hati sa siyam at kalaha- 
ting tribo na hindi pa tumatanggap ng takdang ba- 
hagi. Nang panahong iyon, ang lupain sa ilalim ng 
kontrol ng Sidon ay hindi pa nakukuha. (Jos 11:8; 
18:2, 6, 7: Bil 32:33) Tinanggap ng Aser ang mga 
baybaying kapatagan sa mismong T ng Sidon, at 
gaya ng inihula, ang teritoryo ng Zebulon ay naka- 
latag na ang 'kaniyang dulong bahagi ay sa dakong 
Sidon, samakatuwid nga, sa H bahagi ng Lupang 
Pangako. (Jos 19:24, 28, Gen 49:13) Gayunman, sa 
halip na palayasin ng mga Aserita ang mga Sidonio 
mula sa kanilang teritoryong iniatas ng Diyos, na- 
ging kontento sila na mamayang kasama ng mga 
ito. (Huk 1:31, 32, 3:1, 3) Noong kapanahunan ng 
mga Hukom, kinuha ng tribo ni Dan ang Lais, posi- 
bleng isang kolonyang Sidonio, at binago ang pa- 
ngalan nito at ginawang Dan. Maliwanag na mada- 
ling naisagawa ang pananakop, sapagkat ang bayan 
ay “tahimik at walang pangamba,” sa gayon ay hin- 
di sila nakahanda laban sa pagsalakay. (Huk 18:7, 
27-29) Binabanggit din ang Sidon may kaugnayan 
sa sensus na kinuha noong mga araw ni David. 
— 25Sa 24:6. 

Palibhasa'y isang daungang lunsod na kinaroroo- 
nan ng dalawa sa iilang daungan sa baybayin ng Fe- 
nicia, ang Sidon ay naging isang bantog na sentro 
ng kalakalan kung saan nagtatagpo ang mga pulu- 
tong na naglalakbay sa katihan at ipinakikipagpalit 
ang kanilang mga paninda sa mga produktong lu- 
lan ng mga sasakyang paroo't parito sa mga ruta 


1144 


ng barko sa Mediteraneo. Kabilang sa mga Sidonio 
ang mayayamang mangangalakal, mga dalubha- 
sang magdaragat, at matitipunong tagapagsagwan. 
(Isa 23:2, ihambing ang Eze 27:8, 9.) Ang mga Sido- 
nio ay bantog din sa kanilang kasanayan sa pagga- 
wa ng kristal at sa kanilang paghahabi at pagtitina 
ng tela. Kilala rin sila sa kanilang kakayahan bilang 
mga mamumutol ng kahoy at mga magtotroso. 
--1Ha 5:6, 1Cr 22:4, Ezr 3:7. 

Ang Relihiyong Sidonio at ang Resulta Nito. 
Kung tungkol sa relihiyon, ang mga Sidonio ay ba- 
lakyot; ang mahahalay na pagpapakasasa sa sekso 
may kaugnayan sa diyosang si Astoret ay promi- 
nenteng bahagi ng kanilang pagsamba. Ang mga 
Israelita, palibhasa'y pinahintulutan ang mga Si- 
donio na manatiling kasama nila, nang maglaon 
ay nasilong sumamba sa kanilang huwad na mga 
diyos. (Huk 10:6, 7, 11-13) Ang ilan sa mga babaing 
banyaga na napangasawa ni Solomon ay mga Sido- 
nio, at ang mga ito ang gumanyak sa hari na sumu- 
nod sa kasuklam-suklam na diyosa ng pag-aanak na 
si Astoret. (1Ha 11:1, 4-6, 2Ha 23:13) Ginawa rin ni 
Haring Ahab ang masama sa paningin ni Jehova sa 
pamamagitan ng pag-aasawa kay Jezebel, ang anak 
ng isang Sidoniong hari. Buong-sigasig namang iti- 
naguyod ni Jezebel ang huwad na pagsamba sa Is- 
rael.-- 1Ha 16:29-33, 18:18, 19. 

Ipinainom sa mga Sidonio ang poot ni Jehova, una 
ay sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kapahaya- 
gan ng kaniyang mga propeta, at nang maglaon ay 
sa pamamagitan ng pagkapuksa na inilapat ng mga 
kamay ng mga Babilonyo at ng iba pa. (Isa 23:4, 12: 
Jer 25:17, 22: 27:1-8, 47:4, Eze 28:20-24: 32:30, Joe 
3:4-8, Zac 9:1-4) Iniuulat ng sekular na kasaysayan 
na ang mga imperyo ng Babilonya, Persia, Gresya, 
at Roma ay halinhinang nagpuno sa Sidon. 

Kasaysayan ng Sidon Noong Unang Sig- 
lo C.E. Ngunit sa kabila ng tiwaling paraan ng 
pagsamba ng mga Sidonio, ang kasalanan nila ay 
hindi kasimbigat niyaong sa suwail na Israel. Kaya 
naman sinabi ni Jesus na higit na matitiis ng mga 
tao ng Sidon ang Araw ng Paghuhukom kaysa sa 
mga Judiong iyon ng Corazin at Betsaida na nagtak- 
wil kay Jesus bilang Mesiyas. (Mat 11:20-22, Luc 
10:13, 14) Pagkalipas ng ilang panahon, nang nagla- 
lakbay si Jesus sa distrito sa palibot ng Sidon, isang 
babaing taga-Fenicia ang nagpakita ng pananampa- 
lataya sa kaniya. (Mat 15:21-28, Mar 7:24-31) Ga- 
yunman, ang karamihan sa “mga pulutong' na pina- 
galing ni Jesus noong una, kabilang na ang ilan 
mula sa palibot ng Tiro at Sidon, ay tiyak na mga 
Judio o mga proselita. (Mar 3:7, 8; Luc 6:17) Sa ka- 
niyang unang paglalakbay patungong Roma bilang 
isang bilanggo, pinahintulutan si Pablo na dumalaw 
sa mga kapatid sa Sidon.--Gaw 27:1, 3. 


1145 


Sa mga kadahilanang hindi binanggit sa kasaysa- 
yan, ibig makipag-away ni Herodes Agripa I sa 
mga Sidonio, na tinutustusan noon ng pagkaing 
nagmumula sa hari. Nang magtakda ng isang araw 
upang isaayos ang mga bagay-bagay at nang pinu- 
puri ng mga Sidonio si Herodes sa pagsasalita sa “ti- 
nig ng isang diyos, at hindi ng tao,” sinaktan siya ng 
anghel ni Jehova anupat kaagad siyang kinain ng 
mga uod.--Gaw 12:20-23. 


SIGASIG. Tingnan ang MAPANIBUGHUIN, PANINI- 
BUGHO. 
SIGUANA [sa Heb., chasidhah?: sa Ingles, 


stork]. Ang pangalan ng ibong ito ay anyong pam- 
babae ng salitang Hebreo para sa “isa na matapat, 
isa na may maibiging-kabaitan.” (Ihambing ang 1Sa 
2:9, Aw 18:25, tlb sa Rbi8.) Bagay na bagay sa 
siguana ang deskripsiyong ito, yamang kilala ito 
sa magiliw na pangangalaga nito sa kaniyang mga 
inakay at sa katapatan nito sa kaniyang pangha- 
bang-buhay na kapareha. 

Ang siguana ay isang malaking ibon na mahaha- 
ba ang binti at mahilig lumakad sa tubig, kahawig 
ito ng ibis at kandangaok. Ang white stork (Ciconia 
ciconia) ay may puting balahibo maliban sa mga ba- 
lahibong panlipad ng mga pakpak nito, na makintab 
na itim. Ang isang adultong siguana ay maaaring 
umabot sa taas na 1.2 m (4 na piye). Ang haba ng 
katawan nito ay halos 1.2 m (4 na piye) at ang kaha- 
nga-hangang sukat ng nakabukang mga pakpak nito 
mula sa dulo't dulo ay maaaring umabot nang hang- 
gang 2 m (6.5 piye). Ang mahaba at pulang tuka 
nito, na malapad sa puno at matulis sa dulo, ay gi- 
nagamit ng siguana sa pagkakalkal ng mga palaka, 
isda, o maliliit na reptilya sa putikan. Bukod sa ma- 
liliit na nilalang sa tubig, kumakain din ito ng tipak- 
long at balang at kung minsa'y pati ng nabubulok na 
mga bagay at basura. Kasama ang siguana sa tala- 
an ng maruruming nilalang na ipinagbawal kainin 
ng mga Israelita ayon sa tipang Kautusan.--Lev 
11:19, Deu 14:18. 

Nang sawayin ng propetang si Jeremias ang apos- 
tatang bayan ng Juda na hindi kumilala sa panahon 
ng paghatol ni Jehova, itinawag-pansin niya sa kani- 
la ang siguana at ang iba pang mga ibon na “nakaa- 
alam nang lubos sa kanilang mga takdang panahon." 
(Jer 8:7) Kapag nandarayuhan, ang siguana ay re- 
gular na dumaraan sa Palestina at Sirya mula sa 
pantaglamig na mga tahanan nito sa Aprika, anupat 
dumarating bilang malalaking kawan kapag Marso 
at Abril. Dalawang uri ng siguana ang matatagpuan 
sa Israel, ang white stork at ang black stork (Ciconia 
nigra). Ang white stork lamang ang pana-panahong 
nananatili sa rehiyong iyon upang magparami, anu- 
pat kadalasa'y namumugad sa mga punungkahoy at 
pati sa mga istrakturang gawa ng tao. Ang black 


SIHON 


stork, na tinawag nang gayon dahil sa itim na ulo, 
leeg, at likod nito, ay mas karaniwan sa mga libis ng 
Hula at Bet She'an at naghahanap ito ng mga pu- 
nungkahoy upang doon mamugad. Binanggit ng sal- 
mista ang mga siguanang namumugad sa matataas 
na puno ng enebro.---Aw 104:17. 

Bilang paghahambing sa di-nakalilipad na aves- 
truz at sa mataas-lumipad na siguana, tinanong ni 
Jehova si Job: “Pumagaspas ba nang may kagalakan 
ang pakpak ng babaing avestruz, o mayroon ba 
siyang mga bagwis ng siguana at mga balahibo 
nito?” (Job 39:13) Ang mga bagwis ng siguana ay 
malalapad at malalakas, palibhasa ang pangalawa- 
hin at pangatluhing mga balahibo ng pakpak nito ay 
halos kasinghahaba rin ng pangunahing mga bala- 
hibo ng pakpak, anupat lalong lumalapad ang mga 
pakpak ng siguana para makalipad ito nang mata- 
yog at matagalan. Kahanga-hangang pagmasdan 
ang isang lumilipad na siguanang pumapaimbulog 
gamit ang malalakas na pakpak nito, habang ang 
leeg nito'y nakaderetso at ang mahahabang binti ni- 
to'y nakaunat nang tuwid sa likuran. Sa pangitain ni 
Zacarias, ang dalawang babae na nakitang may da- 
lang takal ng epa na naglalaman ng babaing tinata- 
wag na “Kabalakyutan” ay inilalarawang may “mga 
pakpak na gaya ng mga pakpak ng siguana.” (Zac 
5:6-11) Ang binanggit na “hangin sa kanilang mga 
pakpak” (tal 9) ay katugma rin ng humahagibis na 
tunog na likha ng hanging tumatagos sa mga bag- 
wis ng siguana. Habang sila'y lumilipad, ang dulo 
ng pangunahing mga balahibo ng kanilang pakpak 
ay naghihiwa-hiwalay upang magkaroon ng mga 
puwang sa mga dulo ng mga pakpak, sa gayo'y na- 
kokontrol ang daloy ng hangin sa ibabaw ng mga 
pakpak at nakatutulong sa kanilang paglipad. 


SIHON. Isang Amoritang hari noong panahong 
malapit na ang Israel sa Lupang Pangako. Noon, ang 
kaharian ni Sihon ay umabot mula sa agusang libis 
ng Jabok, sa hanggahan ng nasasakupan ni Ha- 
ring Og, hanggang sa agusang libis ng Arnon, at 
mula sa Ilog Jordan pasilangan tungo sa disyerto. 
Ang kabiserang lunsod niya ay ang Hesbon, sa S ng 
hilagaang dulo ng Dagat na Patay. (Bil 21:23, 24, 
Jos 12:2, 3) Inagaw ni Sihon ang lupain ng Moab 
sa H ng Arnon, at lumilitaw na nagpuno siya sa Mi- 
dian, sapagkat ang mga pinuno ng Midian ay tina- 
tawag na “mga duke ni Sihon.” (Bil 21:26-30, Jos 
13:21) Nang magsugo ang Israel ng mga mensahe- 
ro upang humingi ng pahintulot kay Sihon na du- 
maan sa kaniyang kaharian sa daan ng hari at na- 
ngangakong hindi magnanakaw ng anuman mula 
sa mga Amorita, hindi sila pinahintulutan ni Sihon 
at pagkatapos ay tinipon niya ang kaniyang hukbo 
upang harangan ang Israel. Tinalo siya sa Jahaz at 
pinatay.--Bil 21:21-24, Deu 1:3, 4; 2:24-35, 3:2, 6. 


SIHOR 


Ang kahalagahan ng tagumpay ng Israel laban 
kay Sihon ay makikita sa bagay na binabanggit ito 
nang maraming ulit sa kasaysayan ng Israel, kasa- 
ma ng pagkatalo ng mga Ehipsiyo sa Dagat na Pula. 
Paminsan-minsan ay ginamit ito ni Moises, ni Jep- 
te, ng isang salmista, at ng mga Levitang nabu- 
hay pagkaraan ng pagkatapon bilang nakapagpa- 
patibay-loob na halimbawa ng mga tagumpay ni 
Jehova alang-alang sa kaniyang tapat na bayan. (Bil 
21:34: Deu 31:4: Huk 11:19-22, Ne 9:5, 22; Aw 135:9- 
12: 1386:18, 19) Ang mga ulat hinggil dito ang nag- 
udyok kay Rahab at sa mga Gibeonita na makipag- 
payapaan sa Israel. (Jos 2:10: 9:9, 10) Ang lupain ni 
Sihon ay hinati-hati sa mga tribo nina Ruben at 
Gad.--Bil 21:25, 31, 32, Deu 29:7, 8; Jos 13:8-10, 
15-28. 


SIHOR [mula sa Ehipsiyo, nangangahulugang 
“Maliit na Lawa ni Horus”]. Maliwanag na ang pina- 
kasilangang sanga ng Ilog Nilo sa rehiyon ng Delta. 
Sa apat na paglitaw nito sa tekstong Hebreo, ang Si- 
hor ay laging iniuugnay sa Ehipto. (Jos 13:3, “sanga 
ng Nilo”; 1Cr 13:5, “ilog”; Isa 23:3: Jer 2:18) Saman- 
talang itinuturing ito ng ilang komentarista na ka- 
tumbas ng “agusang libis ng Ehipto” (Bil 34:5), na 
kadalasang iniuugnay sa Wadi el-'Arish, TK ng 
Gaza, lumilitaw na mas iniuugnay ito ng Jeremias 
2:18 at Isaias 23:3 sa Ehipto at sa Nilo kaysa sa na- 
banggit na agusang libis, o wadi. Ang teksto sa Isa- 
ias na tumutukoy sa “binhi ng Sihor” ay waring par- 
tikular na kumakapit sa isang batis na tuluy-tuloy 
ang agos (na-har') sa halip na sa isa na umaagos 
nang pana-panahon lamang (nachal). Dahil dito 
ang Sihor, kahit man lamang sa dalawang tekstong 
ito, ay mas madalas na iniuugnay sa pinakasila- 
ngang sanga ng Nilo (matapos itong mahati-hati tu- 
ngo sa ilang sanga pagdating sa rehiyon ng Delta). 
Ang lokasyong ito ang maaaring dahilan kung bakit 
tinutukoy ito bilang “nasa tapat ng [samakatuwid 
nga, nasa S ng o sa gawing S ng] Ehipto,” gaya ng 
nasa Josue 13:3. 

Gayunman, ang huling tekstong nabanggit ay ba- 
hagi ng paglalarawan sa lupaing sasakupin pa la- 
mang ng mga Israelita pagkatapos ng unang mga 
kampanya sa ilalim ng pangunguna ni Josue, na su- 
masaklaw hanggang sa H sa “pagpasok sa Hamat.” 
(Jos 13:1-6) Yaong mga sang-ayong iugnay ito sa 
Wadi el-'Arish ay nagsasabi na sa ibang bahagi ng 
Kasulatan, ang mga hangganan ng mana ng Israel 
ay binanggit na mula sa “agusang libis ng Ehipto” 
hanggang sa “pagpasok sa Hamat.” (Bil 34:2, 5, 7, 8) 
Gayunman, sa Josue 13:3, itinuturing sa ilang salin 
(RS, NW) na ang pagtukoy sa Sihor (“sanga ng Nilo,” 
NW) ay bahagi ng karagdagang pananalita na nag- 
bibigay ng makasaysayang impormasyon hinggil sa 


1146 


kung hanggang saan umabot sa TK ang lupain ng 
mga Canaanita. Salig sa bagay na ito, sa halip na ila- 
rawan ang teritoryong lulupigin, maaaring ipinaki- 
kita lamang ng teksto na ang mga Canaanita ay 
minsang nanirahan hanggang sa pinakasilangang 
hanggahan ng mismong Ehipto. 

Sa katulad na paraan, mapapansin ang isang pag- 
kakatulad sa pagitan ng pagtukoy sa pagtitipon ni 
David sa bayan ng Israel mula sa Sihor (“sa ilog ng 
Ehipto,” NW) hanggang sa Hamat (nang sinisikap 
niyang iahon ang kaban ng tipan sa Jerusalem) at 
ng pagtitipon ng bayan noong mga araw ni Solomon 
mula sa “pagpasok sa Hamat hanggang sa agusang 
libis ng Ehipto.” (1Cr 13:5: 1Ha 8:65) Maaaring ang 
paliwanag dito ay na sa huling nabanggit na kalaga- 
yan (panahon ni Solomon), inilalahad ng ulat ang 
aktuwal na mga hangganan ng mga tirahan ng mga 
Israelita. Ang pook sa pagitan ng Wadi el-'Arish at 
ng silangang sanga ng Nilo ay pangunahin nang 
disyertong teritoryo at lupain ng mabababang pa- 
nanim, kaya ang wadi na ito, o agusang libis, ay 
wastong palatandaan ng hangganan ng teritoryong 
angkop panahanan ng mga Israelita, samantalang 
sa unang nabanggit na kalagayan (kay David), ma- 
aaring ang inilalarawan ay ang buong pook na pina- 
mumuhayan ng mga Israelita, ang pook na aktuwal 
na pinamumunuan ni David, na talagang umabot sa 
hanggahan ng Ehipto. 

Bago pa man si David, tinugis na ni Haring Saul 
ang mga Amalekita hanggang sa Sur, “na nasa ta- 
pat ng Ehipto” (1Sa 15:7), at ang lupaing nasasa- 
kupan na tinanggap ni Solomon sa pamamagitan 
ni David ay sinasabing umabot sa “hangganan ng 
Ehipto.” (1Ha 4:21) Kaya, bagaman ang teritoryong 
aktuwal na ipinamahagi sa mga tribo ng mga Israe- 
lita ay hindi umabot hanggang sa ibayo pa ng “agu- 
sang libis ng Ehipto,” waring hindi ito salungat sa 
pag-uugnay ng Sihor sa isang “sanga ng Nilo” sa Jo- 
sue 13:3 at sa “ilog ng Ehipto” sa 1 Cronica 13:5. 

Ang salitang “Sihor” ay hindi lumilitaw sa Genesis 
15:18, kung saan ipinangako ni Jehova kay Abraham 
ang lupaing mula sa “ilog ng Ehipto hanggang sa 
malaking ilog, na ilog ng Eufrates.” Kaya, dito rin ay 
may tanong kung “ang ilog [isang anyo ng nahar'] 
ng Ehipto” ay tumutukoy sa isang bahagi ng Nilo 
o sa “agusang libis [na chal] ng Ehipto” (ang Wadi el- 
“Arish). Ang kasagutan ay nakasalalay sa kung ang 
inilarawan ni Jehova rito ay ang aktuwal na lugar na 
ipinamahagi bilang mana ng tribo o kung ang tinu- 
koy niya ay ang buong rehiyon na pinamunuan ng 
kahariang Israelita sa pinakamalawak na sakop nito. 
Kung ang tinutukoy ay ang unang nabanggit, ang 
tekstong ito ay malamang na kumakapit sa Wadi el- 
“Arish, kung ang huling nabanggit naman, sa Sihor. 
--Tingnan ang EHIPTO, AGUSANG LIBIS NG. 


1147 


SIHOR-LIBNAT. Naniniwala sina Eusebius at 
Jerome na ang Sihor-libnat noong una ay pangalan 
ng dalawang lugar, ang Sihor at ang Labanath. Ga- 
yunman, lumilitaw na ito'y isang ilog sa hangganan 
ng Aser. (Jos 19:24-26) Iniuugnay ng ilang heogra- 
po ang Sihor-libnat sa Nahr ez-Zerqa (Nahal Tanni- 
nim), na umaagos patungo sa Dagat Mediteraneo 
mga 10 km (6 na mi) sa T ng Dor. 


SI JEHOVA ANG ATING KATUWIRAN. 


Ang pananalitang isinalin mula sa dalawang sali- 
tang Yehwah' Tsidh-ge'nu, na matatagpuan sa Jere- 
mias 23:6 at 33:16. 

Ang Jeremias 23:5, 6 ay isang Mesiyanikong hula 
na naglalarawan sa panghinaharap na hari na sisi- 
bol mula sa linya ni David at “maglalapat ng kataru- 
ngan at katuwiran sa lupain.” Yamang mamamaha- 
la siya bilang kinatawan ng Diyos (gaya ni David, at 
ng iba pa, na umupo “sa trono ni Jehova” bilang pi- 
nahirang hari ng Diyos, 1Cr 29:23), ang hula ay 
nagsasabi, “Ito ang kaniyang pangalan na itatawag 
sa kaniya, Si Jehova Ang Ating Katuwiran.” Walang 
saligan para unawain ito, gaya ng ginagawa ng ilan, 
na diumano'y si Jesus na Mesiyas at si Jehova ay 
iisa, anupat bumubuo ng iisang Diyos. Ipinakikita ito 
ng katulad na Mesiyanikong hula sa Jeremias 33:14- 
16 kung saan ang gayunding pananalita ay ikinaka- 
pit sa Jerusalem, sa pagsasabing: “At ito ang itata- 
wag sa kaniya, Si Jehova Ang Ating Katuwiran.” Sa 
nabanggit na dalawang kaso, ipinakikita ng panana- 
litang ito na ang pangalan ng Diyos na Jehova, 
na inilagay kapuwa sa kaniyang ipinangakong hari 
at sa kabiserang pinili niya, ay garantiya na nagta- 
taglay ng katuwiran ang mga ito. Karagdagan pa, 
ang katarungan at katuwirang nagmumula sa mga 
ito o ipinakikita ng mga ito ay resulta ng lubos na 
debosyon kay Jehova at sa kaniyang kalooban, na 
nagbubunga naman ng pagpapala at patnubay ni 
Jehova. 


SI JEHOVA MISMO AY NAROROON. Ang 
pananalitang ito ay salin ng Yehwah' Sham mah, na 
ikinapit sa lunsod na nakita ng propetang si Ezekiel 
sa kaniyang pangitain na nakaulat sa mga kabana- 
tang 40 hanggang 48. (Eze 48:35) Ang lunsod sa 
pangitain ay inilarawan bilang parisukat (4,500 ma- 
habang siko ang bawat gilid [2,331 m; 7,650 piyel]) 
at may 12 pintuang-daan, na bawat isa ay may pa- 
ngalan ng isa sa mga tribo ng Israel. (Eze 48:15, 16, 
31-34) Ang lunsod sa pangitain ng hula ni Ezekiel 
ay magiging ukol sa “buong sambahayan ng Israel.” 
(Eze 45:6) Ang pangalang Jehova-Shamah, o “Si Je- 
hova Mismo ay Naroroon,” ay tumutukoy sa maka- 
sagisag na pagkanaroroon ng Diyos gaya ng ipina- 
hahayag sa ibang mga teksto, halimbawa ay sa 
Awit 46:5, 132:13, 14, Isaias 24:23, Joel 3:21, at Za- 


SIKEM 


carias 2:10, 11. Sa mga talatang ito, si Jehova, na 'sa 
langit ng mga langit ay hindi magkasya,' ay tinukoy 
na para bang tumatahan sa isang lunsod o lugar sa 
lupa.— 1Ha 8:27; tingnan din ang PINUNO. 


SIKEM [Balikat [ng Lupain]]. 

1. Anak ng Hivitang pinuno na si Hamor. (Gen 
33:19: Jos 24:32) Nang manirahan si Jacob malapit 
sa lunsod ng Sikem (tingnan ang Blg. 4), nagsimu- 
lang makisama ang kaniyang anak na si Dina sa 
mga babae ng lunsod na ito. Nakita ng lalaking si Si- 
kem, na inilarawan bilang “ang pinakamarangal sa 
buong sambahayan ng kaniyang ama,” si Dina at 
kaniyang “sinipingan siya at hinalay siya.” Pagkata- 
pos ay inibig niya si Dina at ninais niyang mapanga- 
sawa ito. Ngunit nagalit ang mga anak ni Jacob sa 
nangyari at “may panlilinlang” nilang sinabi na ta- 
nging sa mga tuling lalaki lamang sila makaga- 
gawa ng mga kaayusan sa pag-aasawa. Pumayag 
sa kundisyong ito si Sikem at ang kaniyang amang 
si Hamor, at kinumbinsi nila ang mga Sikemita na 
magpatuli. Gayunman, bago gumaling sa pagkaka- 
tuli ang mga lalaki ng Sikem, sinalakay ng mga 
anak ni Jacob na sina Simeon at Levi ang lunsod, at 
pinatay nila si Hamor, si Sikem, at ang lahat ng iba 
pang mga lalaki.---Gen 34:1-31. 

2. Anak ni Gilead na mula sa tribo ni Manases. Si 
Sikem ang naging ulo ng pamilya ng mga Sikemita, 
na hindi dapat ipagkamali sa mga Canaanitang na- 
nirahan sa Sikem.---Bil 26:28, 30, 31: Jos 17:2. 

3. Anak ni Semida na mula sa tribo ni Manases. 
— 1Cr 7:19. 

4. Isang sinaunang lunsod na iniuugnay sa Nab- 
lus o, partikular na, sa kalapit na Tell Balata. (Aw 
60:6; 108:7; LARAWAN, Tomo 1, p. 530) Palibhasa'y 
nasa S dulo ng makitid na libis na bumabagtas sa 
pagitan ng Bundok Gerizim at Bundok Ebal, ang Tell 
Balata ay mga 48 km (30 mi) sa H ng Jerusalem. 
Mayroon itong saganang suplay ng tubig, at sa ga- 
wing S lamang ng lugar na ito'y may matabang ka- 
patagan. Noong sinaunang panahon, kontrolado ng 
Sikem ang S-K at H-T na mga daan na tumatalun- 
ton sa gitnang Palestina. (Ihambing ang Huk 21:19.) 
Yamang wala itong bentaha sa militar dahil hindi ito 
nakatayo sa isang bundok, umasa ang lunsod sa 
mga kuta nito para sa seguridad.---Huk 9:35. 

Nang unang pumasok si Abram (Abraham) sa 
Lupang Pangako, naglakbay siya hanggang sa “ki- 
naroroonan ng Sikem” at nagkampo malapit sa ma- 
lalaking punungkahoy ng More, kung saan siya nag- 
tayo ng isang altar nang maglaon. (Gen 12:6-9) 
Pagkaraan ng halos dalawang siglo, si Jacob, pagka- 
balik niya mula sa Padan-aram, ay nagkampo sa ta- 
pat ng Sikem at bumili ng lupain dito. Bilang reak- 
siyon sa panghahalay ni Sikem na anak ni Hamor sa 
kanilang kapatid na si Dina, pinatay ng mga anak ni 


SIKEMITA, MGA 


Jacob na sina Simeon at Levi ang mga lalaki ng lun- 
sod. (Gen 33:18-34:31) Sa utos ng Diyos, nilisan ni 
Jacob ang Sikem, ngunit bago niya ginawa iyon, ki- 
nuha niya ang lahat ng mga banyagang diyos at 
mga hikaw ng kaniyang sambahayan at ibinaon 
niya ang mga ito sa ilalim ng malaking punungka- 
hoy na malapit sa Sikem. (Gen 35:1-4) Nang magla- 
on, ang mga anak ni Jacob ay ligtas na nakapagpas- 
tol ng kanilang mga kawan malapit sa lunsod na ito. 
Tiyak na iyon ay dahil may epekto pa rin sa karatig 
na mga bayan ang “pangingilabot sa Diyos,” na hu- 
madlang sa kanila noon kung kaya hindi nila tinu- 
gis si Jacob.---Gen 35:5, 37:12-17. 

Nang pumasok ang mga inapo ni Jacob, ang mga 
Israelita, sa Lupang Pangako pagkaraan ng mahigit 
sa dalawang siglong paninirahan sa Ehipto, inilibing 
nila ang mga buto ni Jose “sa Sikem sa bahagi ng 
parang na binili ni Jacob mula sa mga anak ni Ha- 
mor.” (Jos 24:32) Gayunman, sa kaniyang pagta- 
tanggol sa harap ng mga Judio, sinabi ni Esteban na 
inilibing si Jose “sa libingan na binili ni Abraham... 
mula sa mga anak ni Hamor sa Sikem.” (Gaw 7:16) 
Marahil ay hindi kumpleto ang pananalita ni Este- 
ban. Kung kukumpletuhin ito, ang pananalita ni Es- 
teban ay maaaring kabasahan ng: 'Si Jacob ay bu- 
maba sa Ehipto. At siya ay namatay, at gayundin 
ang ating mga ninuno, at inilipat sila sa Sikem at 
inilagay sa libingan na binili ni Abraham kapalit ng 
isang halaga ng salaping pilak [at doon sa binili] 
mula sa mga anak ni Hamor sa Sikem.’ (Gaw 7:15, 
16) May posibilidad din na, yamang si Jacob ay apo 
ni Abraham, ang pagbili ay ipinatungkol kay Abra- 
ham dahil siya ang patriyarkang ulo. Ito'y halim- 
bawa ng paggamit ng pangalan ng ninuno para 
tukuyin ang mga inapo, gaya ng paggamit nang 
maglaon sa pangalang Israel (Jacob) at sa iba pang 
mga pangalan.--Ihambing ang Os 11:1, 3, 12, Mat 
2:15-18. 

Sa mga takdang bahagi ng mga tribo sa Lu- 
pang Pangako, waring ang Sikem ay nasa teritoryo 
ng Manases, anupat mga 3 km (2 mi) sa HK ng 
hanggahang bayan ng Micmetat. (Jos 17:7) Yamang 
ang Sikem ay inilalarawang nasa “bulubunduking 
pook ng Efraim,” maaaring ito'y isang nakapaloob 
na Efraimitang lunsod sa teritoryo ng Manases. (Jos 
16:9: 1Cr 6:67) Nang maglaon, ang lunsod na ito'y 
iniatas sa mga Levita kasama ng iba pang mga Efra- 
imitang lunsod at binigyan ng sagradong katayuan 
bilang isang kanlungang lunsod. (Jos 21:20, 21) 
Nang malapit nang mamatay si Josue, tinipon niya 
ang lahat ng mga tribo ng Israel sa Sikem, anupat 
pinatibay-loob sila na maglingkod kay Jehova.---Jos 
24:1-29. 

Bagaman nakipagtipan ang mga Israelita sa Si- 
kem na itataguyod nila ang tunay na pagsamba, 
nagsimulang sumamba kay Baal-berit ang mga na- 


1148 


ninirahan sa lunsod na ito. (Huk 8:33: 9:4) Sinupor- 
tahan din nila ang mga pagsisikap ni Abimelec (ang 
anak ni Hukom Gideon at ng Sikemitang babae nito) 
na maging hari. Ngunit, sa kalaunan, naghimagsik 
sila laban kay Haring Abimelec. Upang sugpuin ang 
kanilang paghihimagsik, winasak ni Abimelec ang 
lunsod at hinasikan niya ito ng asin, marahil ay bi- 
lang sagisag ng pagnanais niyang matiwangwang 
ito nang panghabang-panahon.---Huk 8:31-33, 9:1- 
49: ihambing ang Aw 107:33, 34: tingnan ang ABI- 
MELEC Blg. 4: BAAL-BERIT. 

Nang maglaon ay muling itinayo ang Sikem. Ya- 
mang dito itinalaga si Rehoboam bilang hari, ipina- 
kikita nito na ang Sikem ay naging isang mahala- 
gang lunsod. (1Ha 12:1) Pagkatapos na mahati ang 
kaharian, si Jeroboam, na unang hari ng hilagang 
kaharian, ay gumawa ng pagtatayo sa Sikem at lu- 
militaw na namahala siya mula roon sa loob ng 
ilang panahon. (1Ha 12:25) Pagkaraan ng mara- 
ming siglo, noong 607 B.C.E., pagkatapos wasakin 
ng mga Babilonyo ang Jerusalem, may mga lalaki 
mula sa Sikem na dumating sa Jerusalem para su- 
mamba.---Jer 41:5. 


SIKEMITA, MGA [Ni (Kay) Sikem]. Ang mga 
inapo ni Manases sa pamamagitan ni Sikem.---Bil 
26:29, 31. 


SIKERON. Isang lugar sa hangganan ng Juda. 
(Jos 15:1, 11) Ipinapalagay ng ilan na ito ay ang Tell 
el-Ful, mga 5 km (3 mi) sa HK ng Ekron (Khirbet el- 
Muqanna: [Tel Miqne]), na binanggit kasama nito sa 
ulat ng Josue. 


SIKLO [sa Ingles, shekel]. Ang saligang Heb- 
reong yunit ng timbang (1Sa 17:5, 7; Eze 4:10; Am 
8:5) at ng halaga ng salapi. Batay sa katamta- 
mang bigat ng mga 45 piraso ng may-ukit na sik- 
long panimbang, ang siklo ay maaaring 11.4 g 
(0.403 onsa avdp; 0.367 onsa t). Ang isang siklo ay 
katumbas ng 20 gerah (Bil 3:47; 18:16), at may ka- 
tibayan na ang 50 siklo ay katumbas naman ng 
isang mina. (Tingnan ang MINA.) Kung kakalkulahin 
ayon sa makabagong halaga, ang isang siklong pi- 
lak ay magkakahalaga ng 82.20, at ang isang sik- 
long ginto naman ay 8128.45. 

Kadalasan na, ang siklo ay binabanggit kaugnay 
ng pilak o ginto. (1Cr 21:25, Ne 5:15) Bago nagpasi- 
mula ang paggamit ng mga barya, mga piraso ng 
pilak (at, sa ilang kaso, ginto) ang ginagamit noon 
bilang salapi, anupat tinitimbang ang mga iyon sa 
panahon ng transaksiyon. (Gen 23:15, 16; Jos 7:21) 
Kung minsan, ang mga bagay na may kaugnayan 
sa tabernakulo ay binabanggit batay sa siklo “ayon 
sa siklo ng dakong banal.” (Exo 30:13, Lev 5:15; 
27:2-7, 25) Maaaring ito'y upang idiin na ang tim- 
bang ng mga iyon ay dapat na eksakto o, marahil, 


1149 


dapat na kaayon ng isang pamantayang panimbang 
na ginagamit sa tabernakulo. 

Karaniwan nang ipinapalagay na ang mga “pira- 
song pilak” na madalas banggitin sa Hebreong Ka- 
sulatan ay mga siklong pilak, ang pamantayang 
yunit ng salapi. (Huk 16:5: 1Ha 10:29, Os 3:2) Pina- 
tototohanan ito ng Septuagint (kung saan magkapa- 
reho ang mga salitang Griego para sa 'pirasong pi- 
lak” sa Genesis 20:16 at para sa ‘siklo’ sa Genesis 23: 
15, 16) at maging ng mga Targum. Ayon sa Jere- 
mias 32:9, nagbayad ang propeta ng “pitong siklo at 
sampung pirasong pilak” para sa isang bukid. Mara- 
hil ay isa lamang itong legal na pormula na nanga- 
ngahulugang 17 siklong pilak (AS, Da, NE, RS), 
o posibleng ito ay nangangahulugang pitong siklong 
ginto at sampung siklong pilak. 

Maaaring ipinahihiwatig sa 2 Samuel 14:26 na 
may “maharlikang” siklo na iba pa sa pangkarani- 
wang siklo, o maaaring ang tinutukoy nito ay isang 
pamantayang panimbang na ginagamit sa maharli- 
kang palasyo. 


SIKO [sa Ingles, cubit]. Isang panukat ng haba 
na halos katumbas ng distansiya na mula sa siko 
hanggang sa dulo ng hinlalato. (Deu 3:11) May mga 
pahiwatig na karaniwang ginagamit noon ng mga 
Israelita ang isang siko na mga 44.5 sentimetro 
(17.5 pulgada), at ibinabatay rito ang mga kalkulas- 
yon sa publikasyong ito. Bilang halimbawa, sinasa- 
bi sa Siloam Inscription na 1,200 siko ang haba ng 
paagusan ng tubig na itinayo ni Haring Hezekias. 
Alinsunod sa makabagong mga sukat, ang paagu- 
sang ito ay may habang 533 m (1,749 na piye). 
Kaya, kung kakalkulahin mula sa aktuwal na mga 
numerong ito, ang isang siko ay magiging katum- 
bas ng 44.4 sentimetro (17.49 pulgada). Gayundin, 
maraming gusali at nababakurang lugar na nahu- 
kay sa Palestina ang masusukat sa pamamagitan 
ng buong mga bilang [whole number] ng yunit 
na ito, anupat nagbibigay ng karagdagang saligan 
upang ang siko ay tuusin na mga 44.5 sentimetro 
(17.5 pulgada). 

Maliwanag na gumamit din ang mga Israelita ng 
isang mas malaking siko na mas mahaba nang 
isang sinlapad-ng-kamay (7.4 sentimetro, 2.9 pul- 
gada) kaysa sa “karaniwang” siko. Ang mas mala- 
king sikong ito na mga 51.8 sentimetro (20.4 pul- 
gada) ang tinutukoy sa mga sukat ng templo sa 
pangitain ni Ezekiel. (Eze 40:5) Maaaring mayroon 
ding isang maikling siko na mga 38 sentimetro 
(15 pulgada), anupat sinukat mula sa siko hanggang 
sa mga buko ng nakakuyom na kamay.---Huk 3:16, 
tlb sa Rbi8. 


SIKOMORO [sa Heb., shig:mah']. Ang punong 
ito na binanggit sa Hebreong Kasulatan ay hindi ka- 


SIKOMORO 


mag-anak ng mga sikomoro ng Hilagang Amerika, 
na isang uri ng punong platano. Maliwanag na ito 
rin ang puno ng “igos-mulberi” sa Lucas 19:4. Ang 
bunga ng punong ito (Ficus sycomorus) ay katulad 
niyaong sa karaniwang igos, ngunit ang mga dahon 
nito ay kahawig ng mga dahon ng mulberi. Tuma- 
taas ito nang 10 hanggang 15 m (33 hanggang 
50 piye), matibay ito, at maaaring mabuhay nang 
ilang daang taon. Di-gaya ng karaniwang igos, ang 
sikomoro (igos-mulberi) ay isang evergreen. Baga- 
man ang mga dahon nito na hugis-puso ay mas 
maliliit kaysa sa mga dahon ng puno ng igos, ang 
mga iyon ay makapal at tumutubo nang pakalat, at 
ang punong ito ay nakapaglalaan ng mainam na li- 
lim. Dahil dito, malimit itong itinatanim sa mga tabi 
ng daan. Ang maikli at matabang katawan nito ay 
kaagad na nag-uusbong ng mga sanga at ang ma- 
bababang sanga nito ay tumutubong malapit sa 
lupa, kaya naman ang punungkahoy na ito na nasa 
kahabaan ng tabi ng daan ay madaling naakyat ng 
maliit na lalaking gaya ni Zaqueo upang makita 
niya si Jesus.--Luc 19:2-4. 

Ang mga igos nito ay tumutubo nang kumpul- 
kumpol at mas maliliit kaysa sa mga bunga ng ka- 
raniwang puno ng igos at mas mababa ang uri 
kaysa sa mga iyon. Sa ngayon, kaugalian ng mga 
Ehipsiyo at ng mga taga-Ciprus na nag-aalaga ng 
mga puno ng sikomoro (igos-mulberi) na tusukin ng 
pako o ng iba pang matulis na instrumento ang hi- 
law na bunga nito upang ito ay makain. Ang pagsu- 
gat, o pagtusok, sa mga igos ng sikomoro habang 
manibalang ang mga ito ay nagpapabilis sa pagsi- 
ngaw ng ethylene gas, na nagpapadali naman (nang 
tatlo hanggang walong ulit) sa paglaki at pagkahi- 
nog ng bunga. Mahalaga ito yamang kung hindi ga- 
gawin iyon ay mabububot ang bunga at mananati- 
li itong matigas o kaya naman ay pipinsalain ito ng 
parasitikong mga putakti na pumapasok sa bunga at 
tumitira roon upang magparami. Binibigyang-linaw 
nito ang hanapbuhay ng propetang si Amos, na 
naglarawan sa kaniyang sarili bilang isang “taga- 
pag-alaga ng kawan at tagaputi ng mga igos ng mga 
puno ng sikomoro.”--Am 7:14. 

Bukod sa tumutubo ito sa Libis ng Jordan (Luc 
19:1, 4) at sa palibot ng Tekoa (Am 1:1, 7:14), lalo 
nang maraming puno ng sikomoro sa mabababang 
lupain ng Sepela (1Ha 10:27: 2Cr 1:15: 9:27), at ba- 
gaman ang kalidad ng bunga ng mga ito ay hindi 
kapareho niyaong sa karaniwang puno ng igos, iti- 
nuring itong mahalaga ni Haring David anupat ang 
mga taniman sa Sepela ay inilagay niya sa ilalim 
ng pangangalaga ng isang punong administrador. 
(1Cr 27:28) Maliwanag na maraming puno ng siko- 
moro (igos-mulberi) sa Ehipto noong panahon ng 
Sampung Salot, at sa ngayon, ang mga ito ay 


SILA 


patuloy na pinagkukunan ng pagkain. (Aw 78:47) 
Ang kahoy nito ay may kalambutan at hindi siksik 
at lubhang nakabababa kaysa sa kahoy ng sedro, 
ngunit napakatibay nito at nagamit nang husto sa 
pagtatayo. (Isa 9:10) May mga kabaong ng mga 
momya na gawa sa kahoy ng sikomoro na natag- 
puan sa mga libingan sa Ehipto at nasa mabuting 
kalagayan pa rin ang mga iyon pagkaraan ng mga 
3,000 taon. 


SILA. Pangalan ng isang di-matukoy na lugar 
sa sinaunang Jerusalem. Si Haring Jehoas ay pinas- 
lang “sa bahay ng Gulod, sa daan na palusong sa 
Sila.”--2Ha 12:20. 


SILANGAN. Ang salitang ito ay isinalin mula 
sa Hebreong mizrach', literal na nangangahulu- 
gang “sikatan ng araw” (Deu 3:27; 1Cr 4:39), at 
mula sa mga pangngalang hinalaw sa pandiwang 
qadham, nangangahulugang “nasa harap.” (Eze 
48:2) Kaugalian noon ng mga Hebreo na humarap 
sa sikatan ng araw kapag inaalam nila ang direksi- 
yon, na nangangahulugang ang S ay nasa harap 
nila, ang K ay nasa likuran, ang H ay nasa kaliwa, 
at ang T ay nasa kanan. 

Kung minsan, ang gedhem ay ginagamit upang 
tumukoy sa pasilangang direksiyon, gaya sa Gene- 
sis 11:2. Sa ibang mga pagkakataon ay nangangahu- 
lugan ito ng “silangan” ng iba pang bagay, gaya sa 
Bilang 34:11, kung saan lumilitaw ang pananalitang 
“silangan ng Ain.” Sa iba pa ring mga pagkakataon, 
tumutukoy ito sa lugar na nasa S at HS ng Israel. 
Kabilang dito ang mga lupain ng Moab at Ammon, 
ang Disyerto ng Arabia, ang Babilonia, Persia, Asir- 
ya, at Armenia. 

Ang iba't ibang grupo ng mga tao na naninira- 
han sa mga lupaing tinukoy ng salitang “silangan” 
ay tinawag na “mga anak ng Silangan.” Si Job ay 
tinawag na pinakadakila sa lahat ng “mga taga- 
Silangan,” o “mga anak ng Silangan.” (Job 1:3) Na- 
nirahan siya sa isang lugar sa silangan. Nang puma- 
roon si Jacob sa Mesopotamia upang humanap ng 
mapapangasawa, sinasabing pumaroon siya sa lu- 
pain ng “mga taga-Silangan,” o “mga anak ng Sila- 
ngan.” (Gen 29:1) Ang mga tao sa dakong S ng Isra- 
el ay tinawag ding “mga anak ng Silangan,” o “mga 
taga-Silangan,” gaya sa Hukom 6:3, 8:10. 

Sa Palestina, ang hanging S ay mainit na hanging 
humihihip mula sa mga disyertong lupain sa S at 
mapaminsala sa mga pananim. (Eze 19:12) Ito ang 
saligan ng pananalitang “punuin ang tiyan ng isa ng 
hanging silangan. '---Job 15:2. 

Ang tabernakulo, ang mga templo ni Solomon at 
ni Zerubabel, at ang ikalawang templo na muling 
itinayo ni Herodes ay pawang nakaharap sa S. (Bil 
3:38) Ang templo sa pangitain ni Ezekiel ay nakaha- 


1150 


rap sa gawing silangan. (Eze 47:1) Samakatuwid, 
ang pagdating ni Jehova at ni Kristo sa templo ay 
aasahang mula sa S. 

Sa Isaias 46:11, si Ciro, ang Persianong hari, ay ti- 
nutukoy bilang nanggagaling sa “silangan” (KJ), 
o “sikatan ng araw” (NW). Ang mga ulat na inihu- 
lang manggagaling sa “silangan” (KJ) ay, sa literal, 
mula sa “sikatan ng araw,” o mizrach’. (Dan 11:44) 
Sa aklat ng Apocalipsis, muling tinukoy sina Dario 
at Ciro bilang ang makalarawang “mga haring mula 
sa sikatan ng araw” may kaugnayan sa pagkatuyo 
ng makasagisag na Eufrates sa panahon ng pagha- 
tol sa Babilonyang Dakila.---Apo 16:12, 19. 

Ang mga astrologong dumalaw kay Jesus pagka- 
panganak sa kaniya ay nanggaling sa direksiyon ng 
Babilonya, mula sa “mga silanganing bahagi.” (Mat 
2:1) Nang sabihin nila na nakita nila ang kaniyang 
bituin “sa silangan [sa Gr., a:na-to-lei”, sa literal, “si- 
katan”],” gaya ng sinasabi sa ilang salin ng Bibliya, 
hindi nila ibig sabihin na iyon ay sa gawing S ng ka- 
nilang lupain kundi nakita nila iyon mula sa Sila- 
ngan o noong naroon sila sa Silangan.---Mat 2:2, tlb 
sa Rbi8. 


SILANGANG PINTUANG-DAAN. Ting- 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


SILANGANING DAGAT. 
GAT ASIN. 


SILAS, SILVANO [mula sa Lat., nangangahu- 
lugang “Kagubatan, Kakahuyan"]. Isang nangungu- 
nang miyembro ng unang-siglong kongregasyong 
Kristiyano sa Jerusalem, isang propeta, at kasama- 
han ni Pablo sa kaniyang ikalawang paglalakbay bi- 
lang misyonero. Lumilitaw na isa siyang mamama- 
yang Romano. (Gaw 15:22, 26, 27, 32, 40, 16:19, 25, 
37, 38) Malamang na ang pangalang Silvano, na 
masusumpungan sa mga liham nina Pablo at Ped- 
ro, ay anyong Latin ng pangalang Griego na Silas, 
na ginamit ni Lucas sa Mga Gawa. 

Pinili ng kongregasyon sa Jerusalem si Silas 
upang samahan sina Bernabe at Pablo pabalik sa 
Antioquia, Sirya, upang dalhin sa kongregasyon 
doon ang pasiya may kinalaman sa pagtutuli.---Gaw 
15:22, 30-32. 

Hindi tiyak kung si Silas ay nanatili sa kapaligiran 
ng Antioquia o bumalik sa Jerusalem. Ang ilang 
manuskrito ay may Gawa 15:34, na kababasahan: 
“Ngunit minabuti ni Silas na manatili pa roon.” Ngu- 
nit ang talatang ito ay wala sa pinakaprominenteng 
mga manuskrito. (Tingnan ang tlb sa Rbi8.) Anu- 
man ang nangyari, si Silas ay nasa Antioquia sa pa- 
simula ng ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang 
misyonero. Mula roon, siya at si Pablo ay naglakbay 
sa Hat sa K na dumaraan sa Sirya, pagkatapos ay sa 


Tingnan ang DA- 


1151 


Cilicia at sa iba pang mga pook ng Asia Minor. Su- 
mama si Timoteo sa kanila sa Listra at si Lucas na- 
man sa Troas. 

Palibhasa'y inanyayahan sila sa Macedonia sa pa- 
mamagitan ng isang panaginip na ibinigay kay Pab- 
lo, tumigil muna sila sa Filipos. Sa pamilihan doon, 
sina Silas at Pablo ay hinampas ng mga pamalo da- 
hil sa utos ng mga mahistrado sibil at inilagay sila 
sa mga pangawan ng bilangguan, ngunit noong ki- 
nagabihan, habang sila ay nananalangin at umaa- 
wit ng mga awit, isang lindol ang nagkalag ng kani- 
lang mga gapos ng bilangguan at ang mga pinto ng 
kulungan ay nabuksan. Labis na natakot ang taga- 
pagbilanggo at nang makinig siya kina Pablo at Si- 
las ay naging isang Kristiyano, anupat hinugasan 
ang kanilang mga sugat na tinamo sa pambubug- 
bog.--Gaw 15:41-16:40. 

Nagtagumpay ang kanilang ministeryo sa Tesalo- 
nica at Berea, kung saan pansamantalang naiwan 
sina Silas at Timoteo samantalang pumaroon na- 
man si Pablo sa Atenas at Corinto. (Gaw 17:1, 10, 
14-16, 18:1) Nang maabutan nina Silas at Timoteo si 
Pablo sa Corinto nang dakong huli, patuloy nilang ti- 
nulungan si Pablo. Habang naroon ay sumama sila 
kay Pablo sa pagsulat ng dalawang liham sa mga 
taga-Tesalonica. (1Te 1:1, 2Te 1:1) Hindi na muling 
binanggit si Silas sa mga makasaysayang salaysay 
ng mga paglalakbay ni Pablo. 

Pagkaraan ng ilang taon, noong mga 62-64 C.E., 
isinulat ni Pedro ang kaniyang unang liham mula sa 
Babilonya “sa pamamagitan ni Silvano,” maliwanag 
na nangangahulugang gumanap si Silvano bilang 
kalihim ni Pedro. Inilarawan siya roon bilang “isang 
tapat na kapatid,” at malamang na siya ang Silvano 
na dating kasama ni Pablo.---1Pe 5:12. 


SILEM [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “makipagpayapaan, magbayad: gumanti]. 
Huling binanggit sa apat na anak ni Neptali na na- 
katalang kabilang sa “mga pangalan ng mga anak ni 
Israel na pumaroon sa Ehipto.” (Gen 46:8, 24) Siya 
ang pinagmulan ng pantribong pamilya ng mga Si- 
lemita. (Bil 26:49, 50) Sa 1 Cronica 7:13 ang kani- 
yang pangalan ay binabaybay na Salum sa tekstong 
Masoretiko, bagaman Silem ang matatagpuan sa pi- 
tong manuskritong Hebreo. 


SILHI. Ama ni Azuba, na asawa ni Asa at ina ni 
Jehosapat.-- 1Ha 22:41-43, 2Cr 20:31. 


SILHIM. Isang lunsod sa timugang bahagi ng 
Juda. (Jos 15:21, 32) Waring ito rin ang Saruhen, na 
nakatalang kabilang sa mga lunsod sa teritoryo ng 
Juda na pag-aari ng Simeon. (Jos 19:1, 6) Lumilitaw 
na sa talaan sa 1 Cronica 4:31, tinatawag ding Saa- 
raim ang lunsod na ito. Ipinapalagay na ito ay ang 


SIMBALO 


Tell el-Far'ah (Tel Sharuhen), na mga 35 km (22 mi) 
sa K ng Beer-sheba. 


SILID-BUBUNGAN. 
SILID SA ITAAS. 


SILO. 


SILOA [Tagapagpadala]. Waring ang pangalang 
Siloa ay tumukoy sa isang padaluyan o kanal sa Je- 
rusalem. Isang sinaunang kanal ang umaagos mula 
sa bunganga ng yungib ng Bukal ng Gihon pababa 
sa Libis ng Kidron. Lumiligid ito sa dulo ng TS bu- 
rol at nagtutungo sa isang tipunang-tubig sa pinag- 
sasalubungan ng mga libis ng Hinom at Tyropoeon. 
Palibhasa'y may dahilig na mga 4 o 5 mm bawat 
metro (wala pang 0.2 pulgada bawat yarda), ang 
agos ng kanal na ito ay mabagal at banayad, na tu- 
mutugma sa “tubig ng Siloa na umaagos nang ba- 
nayad.” Sa Isaias 8:6, ang pagtukoy sa “tubig ng 
Siloa” ay makasagisag at lumalarawan sa pinagmu- 
mulan ng tunay na kaligtasan at katiwasayan. 


SILOAM [mula sa Heb., nangangahulugang “Ipi- 
nadala, Isinugo”]. Isang tipunang-tubig sa Jeru- 
salem. Dito pinaghugas ni Jesu-Kristo ang isang 
lalaking bulag upang makakita. (Ju 9:6, 7, 11, LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 950) Natuklasan sa mga kamakai- 
lang paghuhukay ang isang tipunang-tubig noong 
unang siglo, na ang tubig ay nagmumula sa bukal 
ng Gihon, mga 100 m (330 piye) sa TS ng Birket Sil- 
wan (tinatawag ding Tipunang-tubig ng Siloam), at 
naniniwala ang mga arkeologo na ito ang tipunang- 
tubig na iyon. Trapezoid ang hugis nito, at may mga 
baytang ito sa di-bababa sa tatlong gilid nito. Ang 
isang gilid ay may habang 70 m (225 piye), pero 
hindi pa nahuhukay nang buo ang tipunang-tubig. 

May kinalaman sa inskripsiyon ng Siloam, ting- 
nan ang HEZEKIAS: gayundin ang LARAWAN, Tomo 1, 
p. 960. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
maliwanag na alam na alam ng karamihan na ang 
“tore sa Siloam” ay bumagsak at pumatay ng 18 
katao. Iminumungkahi na ang toreng ito ay nasa 
Ophel Ridge, ngunit hindi alam kung saan ang ak- 
tuwal na lokasyon nito sa Jerusalem.--Luc 13:4. 


SILSA [Ikatlo: Tatlong Bahagi]. Isang magiting 
at makapangyarihang pinuno sa tribo ni Aser, anak 
o inapo ni Zopa.--1Cr 7:36, 37, 40. 


SILVANO. 
SIMBALO. Noong panahon ng Bibliya, isa itong 
panugtog na pinupukpok o pinag-uumpog at naka- 


katulad ng makabagong mga simbalo, isinasaliw ito 
sa alpa, trumpeta, at iba pang mga panugtog. (2Sa 


Tingnan ang BAHAY. 
Tingnan ang BAHAY. 


Tingnan ang BITAG. 


Tingnan ang SILAS, SILVANO. 


SIMEA 


6:5, 1Cr 15:28, 2Cr 5:12, 13) Ang dalawang salitang 
Hebreo para sa simbalo (tsel-tselim' at metsil-ta'yim) 
ay nagmula sa salitang-ugat na tsalal, nanganga- 
hulugang “mangilabot, manginig.” (1Sa 3:11, Hab 
3:16) Ayon sa 1 Cronica 15:19, ang mga simbalong 
para sa templo ni Jehova ay yari sa tanso, ngunit 
bukod dito ay wala nang iba pang paglalarawan ang 
Kasulatan hinggil sa mga iyon. May nasumpungang 
isang pares ng simbalo sa isang sinaunang libingan 
ng mga Ehipsiyo, at maaaring kahawig ng mga ito 
ang mga simbalo sa Bibliya. Humigit-kumulang ay 
14 na sentimetro (5.5 pulgada) ang diyametro ng 
mga ito anupat may mga hawakan sa gitna, at yari 
sa tanso na hinaluan ng kaunting pilak. 

Ipinahihiwatig ng Awit 150:5 na maaaring mahi- 
git sa isang uri ng simbalo ang kilala noon sa Israel. 
Ang unang paglitaw ng termino sa tekstong ito ay 
naglalarawan ng “mga simbalo na may malamyos 
na tunog,” samantalang ang ikalawang paglitaw ay 
tumutukoy sa “mga tumataguntong na simbalo.” 
Yamang ang bawat taludtod ng talata 3 at 4 ng awit 
na ito ay tumutukoy sa isa o mahigit pang iba't 
ibang uri ng mga panugtog, posible na maging ang 
dalawang taludtod sa talata 5 ay tumutukoy una sa 
mas maliliit at tumataginting na mga simbalo at, 
ikalawa, sa mga simbalong mas malalaki ang diya- 
metro anupat mas malakas at mas mababa ang tono 
kapag mapuwersang pinag-uumpog. 

Ginamit ng apostol na si Pablo ang “isang tuma- 
taguntong na simbalo” bilang sagisag upang ilara- 
wan ang kawalang-saysay ng pagsasalita ng isang 
tao ng mga wika, kung wala itong pag-ibig. (1Co 
13:1) Gayunman, ang iba pang mga pagtukoy sa 
mga simbalo, bukod pa sa mga nabanggit na, ay 
may kaugnayan sa pagsamba kay Jehova. (1Cr 13:8, 
16:5, 42: 25:1, 6: 2Cr 29:25, Ezr 3:10, Ne 12:27) Ka- 
pag may kaugnayan sa paglilingkod sa templo, mga 
sinanay na Levita ang mga manunugtog. (1Cr 16:4, 
5, 42) Bagaman mas naniniwala ang ilang iskolar na 
ang simbalo ay isang panugtog na para lamang sa 
mga Levita o sa mga saserdote, maaaring ipinahihi- 
watig naman ng Awit 150:1, 5 na ginagamit din ito 


ng iba pang mga tao: “Purihin ninyo si Jah! . . . Pu- 
rihin ninyo siya ng mga simbalo.” 
SIMEA [posibleng pinaikling anyo ng Semaias, 


nangangahulugang “Narinig (Pinakinggan) ni Jeho- 
va']. 

1. Isang Meraritang Levita.-- 1Cr 6:29, 30. 

2. Ninuno ng manunugtog sa templo na si Asap 
sa Levitikong pamilya ni Gerson (Gersom).--1Cr 
6:1, 39, 43, Exo 6:16. 

3. Ang ikatlong anak ni Jesse, samakatuwid na- 
katatandang kapatid ni David.--1ICr 2:13, 15: 20:7, 
tingnan ang SHAMAH Blg. 2. 


1152 


4. Isang lalaking ipinanganak ni Bat-sheba kay 
David. (1Cr 3:5) Sa ibang dako ay tinatawag siyang 
Samua.---2Sa 5:14: 1Cr 14:4. 


SIMEAH [posibleng pinaikling anyo ng Semai- 
as, nangangahulugang “Narinig (Pinakinggan) ni 
Jehova']. 

1. Anak ni Miklot, isang Benjamita na kamag- 
anak ng mga ninuno ni Haring Saul, tinatawag ding 
Simeam.---1Cr 8:32, 9:35-39. 

2. Isa pang pangalan ng kapatid ni David na 
si Shamah.--ISa 16:9, 2Sa 13:3, 32: tingnan ang 
SHAMAH Blg. 2. 


SIMEAM. Anak ni Miklot, na lumilitaw na na- 
nirahan sa Jerusalem. Ang Benjamitang ito ay ka- 
mag-anak ng mga ninuno ni Haring Saul. (1Cr 9:35- 
39) Tinatawag siyang Simeah sa 1 Cronica 8:32. 


SIMEAT [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “makinig, pakinggan"]. Isang babaing 
Ammonita na ang anak ay isa sa mga pumaslang 
kay Haring Jehoas ng Juda.---2Ha 12:20, 21; 2Cr 24: 
25, 26. 


SIMEATEO, MGA. Isang Kenitang pamilya 
ng mga eskriba na naninirahan sa Jabez. Hindi 
alam kung ano ang kaugnayan nila sa mga talaang- 
kanan ni Juda.— 1Cr 2:55. 


SIMEI [posibleng pinaikling anyo ng Semaias, 
nangangahulugang “Narinig (Pinakinggan) ni Jeho- 
va']. 

1. Ikalawang binanggit na anak ni Gerson (Ger- 
som), apo ni Levi. (Exo 6:16, 17: Bil 3:17, 18: 1Cr 6: 
16, 17) May ilang Simeitang pamilya ng mga Levita 
na nagmula sa kaniya.--Bil 3:21-26, 1Cr 23:7, 10, 
11; Zac 12:13. 

2. Isang Rubenita na ang inapong si Beerah, 
isang pinuno, ay dinala sa pagkatapon ng Asirya- 
nong si Haring Tilgat-pilneser (Tiglat-pileser IMI). 
—1Cr 5:1, 4-6. 

3. Isang Meraritang Levita.--1Cr 6:29. 

4. Isang Gersonitang Levita, ninuno ni Asap. 
— 1Cr 6:39, 42. 

5. Isang Benjamita na ang siyam na anak (o mga 
inapo) ay mga ulo ng mga sambahayan ng mga ni- 
nuno na naninirahan sa Jerusalem. (1Cr 8:1, 19-21, 
28) Lumilitaw na tinatawag siyang Sema sa 1 Cro- 
nica 8:13, na doon ay ipinakikilala siya bilang isang 
ulo ng pamilya sa Aijalon. 

6. Isang Simeonita, na anak ni Zacur, nagkaroon 
siya ng 16 na anak na lalaki at 6 na anak na babae. 
— 1Cr 4:24-27. 

7. Isa sa mga kapatid ni David.---2Sa 21:21; ting- 
nan ang SHAMAH Blg. 2. 


1153 


8. Isang inapo ni Gerson sa pamamagitan ni La- 
dan. Noong panahon ng paghahari ni David, ang tat- 
long anak (o mga inapo) ni Simei ay mga ulo ng mga 
Levitang pamilya.--1Cr 23:8, 9. 

9. Ulo ng ikasampung pangkat ng mga Levitang 
manunugtog, anak ni Jedutun.--1Cr 25:1, 3, 17. 

10. Tagapag-alaga ng mga ubasan ni David, 
isang Ramatita.--1Cr 27:27. 

11. Isang matapat na tagasuporta ni Haring Da- 
vid na tumangging sumali sa pakikipagsabuwatan ni 
Adonias. (1Ha 1:8) Ipinapalagay na siya rin ang Si- 
mei na inatasan bilang kinatawan sa pagkain ni Ha- 
ring Solomon sa teritoryo ng Benjamin, anak ni Ela. 
-- 1Ha 4:7, 18. 

12. Isang Benjamita na mula sa nayon ng Bahu- 
rim. Si Simei, na anak ni Gera, mula sa isang pamilya 
sa sambahayan ni Haring Saul, ay nagkimkim ng 
sama ng loob laban kay David sa loob ng maraming 
taon pagkamatay ni Saul at matapos alisin ang pag- 
kahari mula sa sambahayan nito. Nakasumpong si Si- 
mei ng pagkakataon upang ilabas ang kaniyang ma- 
tagal nang kinukuyom na poot nang si David at ang 
pangkat nito ay tumakas mula sa Jerusalem dahil sa 
paghihimagsik ni Absalom. Bahagya lamang sa ga- 
wing S ng Bundok ng mga Olibo, naglakad si Simei na 
kaalinsabay nila habang hinahagisan niya sila ng 
mga bato at sinasabuyan sila ng alabok at isinusum- 
pa si David. Humingi si Abisai kay David ng pahintu- 
lot na patayin si Simei, ngunit tumanggi si David, 
anupat umaasa na marahil ay pangyayarihin ni Jeho- 
va na ang sumpa ni Simei ay maging pagpapala. 
--2Sa 16:5-13. 

Sa pagbabalik ni David, nang mabaligtad naman 
ang pangyayari, si Simei at isang libong iba pang 
mga Benjamita ang unang sumalubong sa kaniya, 
anupat yumukod si Simei sa harap niya at nagpaha- 
yag ng pagsisisi sa mga kasalanan nito. Muling nina- 
is ni Abisai na patayin si Simei, ngunit muli ay hindi 
pumayag si David, anupat sa pagkakataong ito ay su- 
mumpang hindi niya ito papatayin. (2Sa 19:15-23) 
Gayunman, bago mamatay si David, sinabihan niya 
si Solomon na “ibabang may dugo sa Sheol ang mga 
uban’ ni Simei.---1Ha 2:8, 9. 

Sa pasimula ng kaniyang paghahari, tinawag ni So- 
lomon si Simei at inutusan itong lumipat sa Jerusalem 
at huwag umalis sa lunsod, kung aalis siya sa lunsod, 
siya ay papatayin. Sumang-ayon si Simei sa mga 
kundisyong ito, ngunit pagkaraan ng tatlong taon ay 
umalis siya sa lunsod upang bawiin ang dalawa sa ka- 
niyang mga alipin na tumakas patungo sa Gat. Nang 
malaman ang paglabag na ito, tinawag ni Solomon si 
Simei upang pagsulitin dahil sa pagsira nito sa kani- 
yang sumpa kay Jehova at inutusan si Benaias na pa- 
tayin ito.--1Ha 2:36-46. 

13. Isang Levitang inapo ni Heman na nagpaba- 
nal ng kaniyang sarili at tumulong sa pagtatapon ng 


SIMEON 


maruruming bagay na inalis mula sa templo sa pa- 
simula ng paghahari ni Hezekias. (2Cr 29:12, 14-16) 
Malamang na siya rin ang Blg. 14. 

14. Ang Levitang ikalawa sa pangangasiwa sa 
pag-iimbak ng bukas-palad na mga abuloy at mga 
ikapu na dinadala sa templo noong panahon ng pag- 
hahari ni Hezekias. (2Cr 31:11-13) Malamang na 
siya rin ang Blg. 13. 

15. Ninuno ni Mardokeo: tribo ni Benjamin.---Es 
2:5. 

16. Kapatid ni Gobernador Zerubabel; inapo ni 
David sa tribo ni Juda.— 1Cr 3:19. 

17. Isa sa mga Levita na nagpaalis sa kanilang 
mga asawang banyaga at mga anak nang sawatain 
sila ni Ezra dahil sa pakikipag-alyansa ukol sa pag- 
aasawa sa mga banyaga.--Ezr 10:10, 11, 23, 44. 

18, 19. Dalawang Israelita, ang isa ay anak ni 
Hasum at ang isa ay anak ni Binui, mga nagpaalis 
din sa kanilang mga asawang banyaga at mga anak. 
--Fzr 10:33, 38, 44. 


SIMEITA, MGA [Ni (Kay) Simei]. Mga inapo 
ni Simei, ang anak ni Gerson at apo ni Levi. (Exo 
6:16, 17) Nang kunin ang unang sensus sa ilang, 
ang mga Simeita at mga Libnita (“ang mga pamilya 
ng mga Gersonita”) ay may mga rehistrado na may 
kabuuang bilang na 7,500. (Bil 3:20b-22) Ang mga 
Simeita ay nagkampong kasama ng mga Libnita sa 
“likuran ng tabernakulo,” samakatuwid nga, sa da- 
kong K. Bilang mga Gersonita, kabilang sa kanilang 
Levitikong mga tungkulin ang pagbubuhat, pagta- 
tayo, at pagmamantini ng tabernakulo at ng mga 
pantakip nito, gayundin ng mga tabing ng looban, 
ng mga pantabing (kapuwa sa pasukan ng looban at 
sa tolda), at ng mga pantoldang panali.---Exo 26:1, 
7, 14, 36; 27:9, 16; Bil 3:23-26. 

Si Simei ay nagkaroon ng apat na anak---sina Ja- 
hat, Zina, Jeus, at Berias. Ngunit yamang ang dala- 
wa na huling nabanggit ay hindi nagkaroon ng ma- 
raming anak, nagsama sila upang maging “isang 
sambahayan sa panig ng ama ng isang nanunung- 
kulang pangkat.” Binanggit ito noong panahon ni 
David nang waring hinati-hati sa tatlong pamilyang 
ito ang iniatas na paglilingkod ng mga Simeita sa ta- 
bernakulo. (1Cr 23:6, 7, 10, 11) Sa hula ni Zacarias 
ay pantanging ibinilang ang pamilya ng mga Simei- 
ta sa mga humahagulhol nang may kapaitan dahil 
sa “Isa na kanilang inulos,” isang hula may kaugna- 
yan kay Jesus.---Zac 12:10-13, Ju 19:37. 


SIMEON [Nakikinig]. 

1. Ang ikalawa sa 12 anak ni Jacob; pinanganlan 
nang gayon sapagkat, ang sabi ng kaniyang inang si 
Lea, “nakinig si Jehova, sapagkat ako ay kinapopoo- 
tan kaya ibinigay rin niya sa akin ang isang ito.” 


SIMEON 


--Gen 29:32, 33; 35:23-26, 48:5: Exo 1:1-4, 1Cr 2: 
1,2. 

Nang ang kaniyang amang si Jacob ay nagkakam- 
po malapit sa Sikem, si Simeon, kasama ng kaniyang 
sumunod na nakababatang kapatid na si Levi, ay 
nagpamalas ng mapaghiganting galit na labis na 
mabagsik at malupit. Bagaman di-alam at walang 
pahintulot ng kanilang ama, pinangahasan nilang 
ipinaghiganti ang dangal ng kanilang nakababatang 
kapatid na si Dina sa pamamagitan ng pagpatay sa 
mga Sikemita, anupat nagdala ito ng sumpa sa bu- 
ong pamilya ni Jacob.---Gen 34:1-31. 

Nang maglaon, nasangkot si Simeon sa paggawa 
ng masama nang isaplano niya at ng kaniyang mga 
kapatid na patayin si Jose. (Gen 37:12-28, 36) Hindi 
binanggit kung si Simeon, bilang ang sumunod sa 
panganay, ang pasimuno sa pakanang ito laban sa 
buhay ni Jose. Pagkaraan ng maraming taon, nang 
sinusubok ni Jose bilang administrador ng pagkain 
sa Ehipto ang kaniyang mga kapatid, si Simeon ang 
pinili niya na igapos at ibilanggo hanggang sa ma- 
dala ng iba pa niyang mga kapatid si Benjamin sa 
Ehipto.---Gen 42:14-24, 34-36, 43:15, 23. 

Bago mamatay si Jacob, nang pinagpapala niya 
ang kaniyang mga anak, inalaala ni Jacob nang may 
paghatol ang karahasan nina Simeon at Levi may 
kaugnayan sa mga Sikemita maraming taon na ang 
nakararaan, na sinasabi: “Mga kasangkapan ng kara- 
hasan ang kanilang mga sandatang pamatay. Sa ka- 
nilang matalik na kapisanan ay huwag kang puma- 
sok, O kaluluwa ko. Sa kanilang kongregasyon ay 
huwag kang makiisa, O kalooban ko, sapagkat sa ka- 
nilang galit ay pumatay sila ng mga tao, at sa kani- 
lang sariling kagustuhan ay pinilay nila ang mga 
toro. Sumpain ang kanilang galit, sapagkat iyon ay 
malupit, at ang kanilang poot, sapagkat iyon ay ku- 
mikilos nang may kabagsikan. Paghahati-hatiin ko 
sila sa Jacob at pangangalatin ko sila sa Israel.” (Gen 
49:5-7) Sa gayon ay inalis ni Jacob ang anumang 
pag-asa ni Simeon na siya ang tatanggap ng pagka- 
panganay na naiwala ng kaniyang nakatatandang 
kapatid na si Ruben. Nagkaroon si Simeon ng anim 
na anak, na ang isa ay mula sa isang babaing Cana- 
anita. Gaya ng inihula, hindi magkasanib ang tak- 
dang bahagi ng mga tribo ni Simeon at ni Levi, 
kundi ang dalawang ito ay 'nakakalat', maging sa te- 
ritoryo mismo ng Simeon, ang bahagi nito ay hati- 
hati bilang mga nakapaloob na lunsod sa teritoryo 
ng Juda.---Gen 46:10; Exo 6:15: 1Cr 4:24: Jos 19:1. 

2. Ang tribo ng Israel na nagmula sa mga pamil- 
ya ng anim na anak ni Simeon: sina Jemuel, Jamin, 
Ohad, Jakin, Zohar, at Shaul. (Gen 46:10, Exo 6:15) 
Noong panahon ng paglalakbay ng Israel sa ilang, 
nagkampo ang Simeon kasama ng Ruben at Gad sa 
gawing T ng tabernakulo, at ang tatlong-tribong 
pangkat na ito ay pinangungunahan ng Ruben. Ka- 


1154 


pag humahayo, ang pagkakaayos ding ito ng mga 
tribo ang sinusunod nila, at si Selumiel ang naging 
pinuno ng Simeon, kapuwa sa kampo at sa hukbo. 
-Bil 1:4, 6; 2:10-15: 10:18-20. 

Lumiit ang Populasyon ng Tribo. Nang ku- 
nin ang unang sensus isang taon pagkatapos ng 
Pag-alis sa Ehipto, ang tribo ni Simeon ay may 
59,300 matitipunong lalaki na 20 taong gulang at 
pataas na karapat-dapat sa paglilingkod militar. (Bil 
1:1-3, 22, 23) Ngunit pagkaraan ng mga 39 na taon, 
ipinakita ng ikalawang sensus na lubhang kumaun- 
ti ang tribo, anupat 22,200 na lamang ang nasa 
kategoryang iyon. Ito ay mahigit 62 porsiyentong 
kabawasan, na malaki ang kababaan kaysa sa anu- 
mang naranasan ng ibang mga tribo.--Bil 26:1, 
2, 12-14. 

Hindi binanggit ni Moises ang pangalan ng Si- 
meon sa kaniyang panghuling pagpapala sa Israel. 
Hindi ito nangangahulugan na hindi pinagpala ang 
tribo, sapagkat kabilang ito sa panlahatang pagpapa- 
la na binigkas nang dakong huli. (Deu 33:6-24, 29) 
Ang Simeon ang unang binanggit sa mga tribo na 
inatasang tumayo sa Bundok Gerizim may kaugna- 
yan sa mga pagpapalang bibigkasin.---Deu 27:11, 12. 

Tiyak na isinaalang-alang ang lumiit na popula- 
syon ng Simeon nang iatas ang indibiduwal na mga 
teritoryo sa Lupang Pangako: ang tribo ay hindi bi- 
nigyan ng hiwalay at buong lupain kundi sa halip ay 
mga lunsod na nakapaloob sa teritoryo ng Juda. Sa 
ganitong paraan, ang hula ni Jacob nang mamama- 
tay na siya, na binigkas mahigit 200 taon na ang 
nakararaan, ay natupad. (Bil 34:16-20, Jos 19:1-9, 
ihambing ang Gen 49:5-7.) Nakipagtulungan ang Si- 
meon sa Juda sa pag-agaw sa teritoryong ito mula 
sa mga kamay ng mga Canaanita. (Huk 1:1-3, 17) 
Nagtalaga rin ng mga nakapaloob na lunsod sa 
mana ng Simeon para sa tribo ni Levi.--Jos 21:4, 
9, 10: 1Cr 6:64, 65. 

Binanggit sa Kasaysayan ng Bibliya Nang 
Dakong Huli. Paminsan-minsan ay binabanggit 
ang mga Simeonita sa kasaysayan ng Israel nang 
dakong huli---noong panahon ni David (1Cr 4:24-31, 
12:23, 25; 27:16), noong mga araw ni Asa (2Cr 15: 
8, 9), at noong panahon ni Josias (2Cr 34:1-3, 6, 7). 
Ipinakikita ng ulat tungkol sa mga reporma ni Josias 
na, bagaman ang teritoryo ng Simeon ay nakapalo- 
ob sa Juda, ang Simeon ay pumanig sa hilagang ka- 
harian may kaugnayan sa pamamahala at relihiyon. 
Lumilitaw na noong mga araw ni Hezekias, pinabag- 
sak ng 500 Simeonita ang nalabi sa mga Amalekita 
at pagkatapos ay nanahanan sila sa lupain ng mga 
ito.— 1Cr 4:41-43. 

Sa makahulang mga aklat ng Ezekiel at Apocalip- 
sis, ang pangalan ng Simeon ay lumilitaw kasama 
ng iba pang mga tribo ng Israel. Sa plano ng Lupang 
Pangako na nakita ni Ezekiel sa pangitain, ang paha- 


1155 


bang teritoryo na nakaatas sa Simeon ay nasa pagi- 
tan ng Benjamin at ng Isacar, sa T ng “banal na 
abuloy.” Ngunit ang pintuang-daan na nakaatas sa 
Simeon sa T ng banal na lunsod ay kasama ng mga 
pintuang-daan ng Isacar at ng Zebulon. (Eze 48:21- 
25, 28, 33) Sa Apocalipsis kabanata 7, sa pangitain 
hinggil sa 144,000 na tinatakan, ang Simeon ang 
ikapitong tribo na nakatala.--Apo 7:7. 

3. Ang matuwid at mapagpitagang matandang 
lalaki na pumasok sa templo noong mismong araw 
na dalhin doon nina Jose at Maria ang batang si Je- 
sus. Isiniwalat ng Diyos kay Simeon na makikita 
niya ang Kristo bago siya mamatay. Kaya binuhat 
niya ang sanggol sa kaniyang mga bisig, pinagpala 
si Jehova, at habang sumasakaniya ang banal na es- 
piritu, ipinahayag niya sa ina ng bata: “Ang isang ito 
ay inilagay para sa pagbagsak at sa muling pagba- 
ngon ng marami sa Israel.” Inihula rin ni Simeon na 
si Maria ay lubhang mapipighati, na para bang pata- 
tagusan ng isang tabak, dahil sa napakasakit na ka- 
matayang daranasin ng anak niyang ito.---Luc 2:22, 
25-35. 


SIMEONITA, MGA [Ni (Kay) Simeon]. Ang 
mga inapo ng ikalawang anak ni Jacob na si Simeon. 
Pagkaraan ng mga 40 taon ng pagpapagala-gala sa 
ilang, ang populasyon ng kalalakihang Simeonita na 
20 taóng gulang at pataas at kuwalipikado sa pagli- 
lingkod militar ay 22,200 na lamang, ang pina- 
kamaliit sa 12 tribo. Sila ay nahahati sa limang 
pangunahing pamilya—ang mga Nemuelita, mga 
Jaminita, mga Jakinita, mga Zerahita, at mga Sha- 
ulita. (Bil 25:14; 26:1, 2, 12-14; Jos 21:4; 1Cr 27:16) 
Kung mayroon mang mga inapo ang ikaanim na 
anak na si Ohad nang kunin ang ikalawang sen- 
sus na ito, malamang na napakakaunti nila upang 
maitala bilang isang nakabukod na pamilya.---Gen 
46:10: Exo 6:15. 


SIMON [mula sa salitang-ugat na Heb. na na- 
ngangahulugang “makinig, pakinggan']. 

1. Si Simon Iscariote, ama ng tagapagkanulo ni 
Jesus na si Hudas.--Ju 6:71, 13:2, 26. 

2. Isa pang pangalan ng apostol na si Pedro. 
--Mar 3:16, tingnan ang PEDRO. 

3. Isang apostol ni Jesu-Kristo, na naiiba kay Si- 
mon Pedro sa pamamagitan ng terminong “Cana- 
neo.” (Mat 10:4, Mar 3:18) Bagaman posible na da- 
ting kabilang si Simon sa mga Zealot, isang Judiong 
partido na salansang sa mga Romano, sa halip, ma- 
aaring dahil sa kaniyang sigasig sa relihiyon kung 
kaya siya tinawag na “ang masigasig,” o “ang pana- 
tiko.”--Luc 6:15, tlb sa Rbi8, Gaw 1:13. 

4. Isang nakababatang kapatid sa ina ni Jesus. 
(Mat 13:55, Mar 6:3) Bagaman isang di-sumasam- 
palataya bago ang Kapistahan ng mga Tabernaku- 


SIMRAT 


lo noong 32 C.E. (Ju 7:2-8), maaaring naging isa 
siyang alagad nang maglaon. Ang mga kapatid ni 
Jesus sa laman ay kabilang sa pulutong ng mga 
120 alagad sa Jerusalem noong kapanahunan ng 
Pentecostes 33 C.E., bagaman hindi espesipikong bi- 
nanggit na naroroon si Simon.---Gaw 1:14, 15. 

5. Isang Pariseo na sa bahay nito kumain si Je- 
sus. Doon nagpakita sa kaniya ng malaking kabai- 
tan at paggalang ang isang makasalanang babae, na 
nagpahid sa kaniyang mga paa ng mabangong la- 
ngis.--Luc 7:36-50. 

6. Isang tumatahan sa Betania, tinukoy na isang 
“ketongin” (marahil ay isang pinagaling ni Jesus), 
na sa bahay nito kumain si Kristo at ang kaniyang 
mga alagad, gayundin ang binuhay-muling si Laza- 
ro at ang mga kapatid nitong sina Maria at Marta. 
Doon pinahiran ni Maria si Jesus ng mamahaling 
mabangong langis.--Mat 26:6-13, Mar 14:3-9, Ju 
12:2-8. 

7. Isang katutubo ng Cirene at ama nina Alejan- 
dro at Rufo. Bilang isang nagdaraan na nanggaling 
sa lalawigan, pinilit si Simon na maglingkod upang 
tumulong sa pagbubuhat ng pahirapang tulos ni Je- 
sus.--Mat 27:32, Mar 15:21, Luc 23:26, tingnan ang 
CIRENE, TAGA-CIRENE. 

8. Isang mahiko sa lunsod ng Samaria na lub- 
hang pinamangha ang bansa sa kaniyang mga si- 
ning ng mahika anupat sinabi ng mga tao tungkol 
sa kaniya: “Ang taong ito ay siyang Kapangyarihan 
ng Diyos, na matatawag na Dakila.” Dahil sa minis- 
teryo ni Felipe, si Simon ay “naging isang mana- 
nampalataya” at nabautismuhan. Nang maglaon, 
nang matanggap ng mga mananampalataya ang 
banal na espiritu bilang resulta ng pagpapatong ng 
mga kamay ng mga apostol na sina Pedro at Juan sa 
kanila, nagpamalas si Simon ng maling motibo, 
anupat nag-alok siya ng salapi para sa awtoridad na 
kailangan upang yaong papatungan niya ng kani- 
yang mga kamay ay tumanggap ng banal na espi- 
ritu. Mariin siyang sinaway ni Pedro, anupat sinabi- 
han si Simon na ang kaniyang puso ay hindi tuwid 
sa paningin ng Diyos at inudyukan siya na magsisi 
at manalangin ukol sa kapatawaran. Bilang tugon, 
hinilingan ni Simon ang mga apostol na ito na mag- 
sumamo kay Jehova alang-alang sa kaniya.---Gaw 
8:9-24. 

9. Isang mangungulti na mula sa Jope na sa ba- 
hay nito sa tabi ng dagat ay nanuluyan ang apostol 
na si Pedro nang maraming araw noong 36 C.E. 
--Gaw 9:43, 10:6, 17, 32. 


SIMRAT [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magbantay']. Isang Benjamitang ulo ng 
pamilya sa Jerusalem, isa sa siyam na anak ni Si- 
mei.— 1Cr 8:19-21, 28. 


SIMRI 


SIMRI [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “magbantay”]. 

1. Simeonitang ninuno ng isa sa mga pinuno na 
nagpalawak ng teritoryo ng tribo noong mga araw 
ni Hezekias.--1Cr 4:24, 37-41. 

2. Ama ng makapangyarihang lalaki ni David na 
si Jediael at malamang na ama rin ni “Joha na kani- 
yang kapatid na Tizita.”--1Cr 11:26, 45. 

3. Isang Meraritang anak ni Hosa na kabilang sa 
mga Levitang bantay ng pintuang-daan na pinili sa 
pamamagitan ng palabunutan para sa atas sa K ng 
santuwaryo. Bagaman hindi si Simri ang panganay 
ni Hosa, inatasan siya ng kaniyang ama na maging 
ulo ng sambahayan sa panig ng ama.—1Cr 26:10, 
12, 13, 16. 

4. Isa sa mga Levita na tumulong sa pagtatapon 
ng maruruming bagay na inalis ni Hezekias sa tem- 
plo; inapo ni Elisapan.---2Cr 29:12-16. 


SIMRIT. Isang babaing Moabita na ang anak 
na si Jehozabad ay isa sa mga pumaslang kay Ha- 
ring Jehoas ng Juda. (2Cr 24:25, 26) Ang pangalang 
ito ay lumilitaw sa kasariang panlalaki sa 2 Hari 
12:21.--Tingnan ang SomeR Blg. 2. 


SIMRON. 

1. [Tinikang-palumpong]. Anak ni Isacar. (Gen 
46:13, 1Cr 7:1) Kasama siya sa “mga anak ni Israel 
na pumaroon sa Ehipto.” Ang kaniyang mga inapo, 
ang mga Simronita, ay isa sa mga pamilya ng Isa- 
car.---Gen 46:8; Bil 26:23, 24. 

2. [Mula sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“magbantay"]. Isang bayan na ang hari ay sumama 
sa kompederasyon ng mga Canaanita sa hilaga at na- 
talo ni Josue sa tubig ng Merom. (Jos 11:1, 5, 8; 12:20, 
tingnan ang SIMRON-MERON.) Ang Simron ay kasama 
sa takdang bahagi ng tribo ni Zebulon. (Jos 19:10, 15) 
Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet Sammuniyeh (Tel 
Shimron), na mga 8 km (5 mi) sa K ng Nazaret. 


SIMRONITA, MGA [Ni (Kay) Simron]. Mga 
inapo ng anak ni Isacar na si Simron. Noong pana- 
hon ng ikalawang sensus sa ilang, ang mga rehis- 
trado ng pamilyang ito, kasama niyaong sa tatlo 
pang pamilya na bumubuo sa tribong ito, ay may 
bilang na 64,300.--Bil 26:23-25. 


SIMRON-MERON. Isang bayan. Ito ang na- 
sasakupan ng isang haring natalo ni Josue. (Jos 12: 
7,8, 20) Ito marahil ang buong pangalan ng bayan 
ng Simron, o posibleng pagtukoy ito sa pagkatalo ng 
hari ng Simron sa tubig ng Merom. (Jos 11:1, 5, 7, 8) 
Sa ilang manuskrito, pinaghihiwalay ang mga pa- 
ngalang ito bilang dalawang bayan, Simron at Me- 
ron, ngunit walang tinutukoy na lugar ng Meron sa 
ibang mga talata. 


1156 


SIMSAI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “araw']. Isang eskriba sa administrasyon 
ni Rehum, ang punong opisyal ng pamahalaan ng 
Persianong probinsiya “sa kabilang ibayo ng Ilog” 
na saklaw pati ang Jerusalem. Nakisama si Simsai 
sa pagsulat ng liham sa Persianong tagapamahala 
na si Artajerjes sa pagsisikap na pahintuin ang mga 
Judio mula sa kanilang gawaing muling pagtata- 
yo sa Jerusalem. Naglabas si Artajerjes ng utos 
upang pahintuin ang gawain, na ipinagpatuloy na- 
man noong panahon ng paghahari ng kahalili nito, 
si Haring Dario Hystaspis (Dario I ng Persia).---Ezr 
4:8-24. 


SIN. Isang pangalang tumutukoy sa isang ilang 
at sa isang lunsod. 

1. Isang pook na ilang. Dito lumipat ang mga Is- 
raelita, humigit-kumulang isang buwan pagkatapos 
ng kanilang Pag-alis mula sa Ehipto, pagkaraan ni- 
lang lisanin ang Elim at ang isang lugar na pinag- 
kampuhan nila sa tabi ng Dagat na Pula. Pagkaga- 
ling sa ilang na ito, may ilan pa silang mga lugar na 
pinagkampuhan, kabilang na rito ang Dopka, Alus, 
at Repidim, bago sila nakarating sa Sinai. (Exo 16:1, 
17:1: Bil 33:9-15) Sa Ilang ng Sin bumangon ang bu- 
lung-bulungan at mga pagrereklamo sa kampo da- 
hil sa kawalan ng karne. Dito pinangyari ni Jehova 
na isang kawan ng pugo ang “tumakip sa kampo,” at 
dito kumain ng manna ang mga Israelita sa unang 
pagkakataon. Noong pagkakataon ding iyon ipinatu- 
pad ang kautusan ng Sabbath.---Exo 16:2-30. 

Hindi tiyak kung saan ang eksaktong lokasyon ng 
Ilang ng Sin, bagaman maliwanag na ito'y nasa 
kahabaan ng TK hanggahan ng Peninsula ng Si- 
nai. Karaniwang pinapaboran ng mga heograpo ang 
mabuhanging lupain na kilala bilang Debbet er- 
Ramleh at nasa kahabaan ng paanan ng Talampas 
ng Sinai. Ang disyertong kapatagang ito ay malapit 
din sa iminumungkahing lokasyon ng Dopka. 

2. Kabilang ang Sin sa mga lunsod ng Ehipto na 
nakatakdang dumanas ng tabak na dadalhin sa lu- 
paing iyon sa pamamagitan ng kamay ng Babilon- 
yong si Haring Nabucodonosor. (Eze 30:6, 10, 15, 16) 
Tinatawag itong “tanggulan ng Ehipto.” Tinatang- 
gap ng ilang awtoridad sa ngayon ang pag-uugnay 
nito sa Pelusium, isang pag-uugnay na matatagpu- 
an sa Latin na Vulgate. Ang Pelusium ay isang sina- 
unang tanggulang lunsod na nasa pangunahing po- 
sisyon ng depensa laban sa pagsalakay mula sa 
kontinente ng Asia. Karaniwang tinatanggap na ang 
lokasyon nito ay tumutugma sa makabagong-pana- 
hong Tell el Farame, isang lugar na mga 32 km 
(20 mi) sa TS ng Port Said sa baybaying dagat 
ng Mediteraneo. Kaya naman, masusumpungan ng 
mga pulutong na naglalakbay o ng mga hukbo na 


1157 


bumababa sa baybayin ng Filistia ang tanggulang 
ito na waring nakabantay sa pasukan ng Ehipto. Bi- 
nabanggit ito ng Asiryanong si Haring Ashurbani- 
pal sa kaniyang mga ulat ng kasaysayan. Sa nga- 
yon, ang sinaunang lugar na ito'y napalilibutan ng 
buhangin at mga latian. 


SIN [w], SHIN [W]. Ang ika-21 titik sa alpabe- 
tong Hebreo. Ginamit ang titik na ito upang kuma- 
tawan sa dalawang tunog, at noong dakong huli, pi- 
nag-iba ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit 
ng isang tuldik. Kapag may isang tuldok sa ibabaw 
ng kaliwang “sungay” [W], binibigkas ito na “s”; 
kung ang tuldok naman ay nasa ibabaw ng kanang 
“sungay” [W], binibigkas ito na “sh.” 

Sa Hebreo, ang bawat isa sa walong talata ng Awit 
119: 161-168 ay nagsisimula sa titik na ito. 


SINAB [mula sa wikang Akkadiano, nanganga- 
hulugang “Ang Kaniyang Ama ay si Sin [ang diyos- 
buwan] ']. Hari ng Adma; isa sa limang monarka sa 
rehiyon sa timog ng Dagat na Patay. Naghimagsik 
ang limang ito laban sa pagiging basalyo ni Ke- 
dorlaomer ngunit hindi sila nagtagumpay.--Gen 
14:1-10. 


SINAGOGA. Sa Griegong Septuagint, halinhi- 
nang ginagamit ang salitang ek:klesia, nanganga- 
hulugang “kapulungan” o “kongregasyon,” at ang 
salitang sy:na-go-ge” (pagtitipun-tipon). Nang mag- 
laon, ang salitang “sinagoga” ay nangahulugang 
dako o gusali na pinagdarausan ng kapulungan. Ga- 
yunman, hindi naman nito lubusang naiwala ang 
orihinal nitong kahulugan, sapagkat ang Dakilang 
Sinagoga noon ay hindi isang malaking gusali kun- 
di isang kapulungan ng mga bantog na iskolar, na 
kinikilalang nagsaayos ng kanon ng Hebreong Ka- 
sulatan para sa mga Palestinong Judio. Sinasabing 
nagpasimula ang Dakilang Sinagoga noong mga 
araw ni Ezra o ni Nehemias at nagpatuloy hanggang 
sa panahon ng Dakilang Sanedrin, noong mga ikat- 
long siglo B.C.E. Ginamit ni Santiago ang salitang 
sinagoga sa diwa ng isang Kristiyanong pagpupu- 
long o pangmadlang pagtitipon.--San 2:2. 

Sa Apocalipsis 2:9 at 3:9, ang “sinagoga” ay tumu- 
tukoy sa isang kapulungang pinamumunuan ni Sa- 
tanas. Mayroon din tayong mababasang “Sinagoga 
ng mga Pinalaya.”--Gaw 6:9, tingnan ang TAONG 
PINALAYA, TAONG LAYA. 

Hindi tiyak kung kailan unang itinatag ang mga 
sinagoga, ngunit waring iyon ay noong panahon ng 
70-tadng pagkakatapon sa Babilonya nang walang 
templo na umiiral, o kaya'y di-nagtagal pagkabalik 
mula sa pagkatapon, nang mariing itawag-pansin ni 
Ezra na saserdote ang pangangailangan ng kaala- 
man tungkol sa Kautusan. 


SINAGOGA 


Noong mga araw ng ministeryo ni Jesu-Kristo sa 
lupa, ang bawat bayan sa Palestina gaano man ka- 
laki ay nagkaroon ng kani-kaniyang sinagoga, at 
ang mas malalaking lunsod ay nagkaroon ng mahi- 
git sa isa. Ang Jerusalem ay nagkaroon ng mara- 
ming sinagoga. Iniulat pa nga ng Kasulatan ang 
tungkol sa isang sinagoga na ipinatayo ng isang Ro- 
manong opisyal ng hukbo para sa mga Judio. (Luc 7: 
2, 5, 9) Isa sa pinakamalinam na natagpuang guho 
ng sinagoga ay nahukay sa Tell Hum (Kefar Na- 
hum), ang posibleng lokasyon ng sinaunang Caper- 
naum. Noong una ay dalawa ang palapag ng gusa- 
ling ito. Iba-iba ang petsang ibinibigay ng mga 
iskolar para sa sinagogang ito, anupat mula huling 
bahagi ng ikalawang siglo C.E. hanggang maagang 
bahagi ng ikalimang siglo C.E. Ang mismong istrak- 
tura ay itinayo sa kinaroroonan ng isang mas nau- 
nang sinagoga na mula pa noong unang siglo C.E. 
Ang mas naunang sinagogang iyon, na ang mga 
guho ay bahagyang nahukay kamakailan, ay may 
haba na 24.2 m (79.4 piye) at may lapad na 18.5 m 
(60.7 piye). 

Ang isang mahalagang katangian ng mga sinau- 
nang sinagoga ay mayroon itong taguan ng mga 
balumbon ng Kasulatan. Sa pinakamatandang kau- 
galian, maliwanag na ang mga balumbon ay itina- 
tago sa labas ng pangunahing gusali o sa isang na- 
kabukod na silid, bilang pag-iingat. Nang maglaon, 
ang mga ito'y iningatan sa isang nabubuhat na ka- 
ban, o kahon, na inilalagay naman sa puwesto niya- 
on kapag panahon na ng pagsamba. Sa mga sinago- 
ga noong dakong huli, ang kaban na iyon ay naging 
bahagi ng arkitektura ng mismong gusali, anupat 
nakakabit o nakasandal sa isa sa mga dingding. Ka- 
lapit naman ng kaban at nakaharap sa kongrega- 
syon ang mga upuan para sa mga punong opisyal 
ng sinagoga at para sa kilalang mga panauhin. (Mat 
23:6) Ang Kautusan ay binabasa mula sa isang ma- 
taas na plataporma, na karaniwa'y nasa gitna ng si- 
nagoga. Sa tatlong panig ng platapormang ito ay 
may lugar na mauupuan o mga bangko para sa mga 
tagapakinig, at posibleng may nakabukod na sek- 
siyon doon para sa mga babae. Waring mahalaga 
ang posisyon ng gusali, anupat tinitiyak na sa Jeru- 
salem nakaharap ang mga mananamba.--Iham- 
bing ang Dan 6:10. 

Programa ng Pagsamba. Ang sinagoga ay 
nagsilbing dako para sa pagtuturo at hindi para sa 
paghahain. Tanging sa templo ginagawa ang mga 
paghahain. Lumilitaw na kasama sa mga gawain sa 
sinagoga ang pagpuri, pananalangin, pagbigkas at 
pagbabasa ng Kasulatan, gayundin ang pagpapali- 
wanag at pagpapayo o pangangaral. Itinatampok sa 
pagbibigay ng papuri ang Mga Awit. Nang maglaon, 
ang mga panalangin, bagaman may mga baha- 
ging halaw sa Kasulatan, ay naging mahahaba at 


SINAGOGA 


ritwalistiko at kadalasa'y binibigkas nang paimba- 
baw o bilang pakitang-tao.---Mar 12:40, Luc 20:47. 

Ang isang pitak ng pagsamba sa sinagoga ay ang 
pagbigkas sa Shema, o yaong katumbas ng Judiong 
kapahayagan ng pananampalataya. Nakuha ang pa- 
ngalan nito sa unang salita ng unang kasulatang bi- 
nibigkas, “Pakinggan mo [Shema "], O Israel: Si Je- 
hova na ating Diyos ay iisang Jehova.” (Deu 6:4) 
Ang pinakamahalagang bahagi ng serbisyo ay ang 
pagbabasa ng Torah o Pentateuch, na ginagawa tu- 
wing Lunes, Huwebes, at bawat Sabbath. Sa mara- 
ming sinagoga, ang buong Kautusan ay nakaisked- 
yul na basahin sa loob ng isang taon; sa iba naman 
ang programa ay umaabot nang tatlong taon. Dahil 
sa pagpapahalagang ito sa pagbabasa ng Torah kung 
kaya masasabi ng alagad na si Santiago sa mga 
miyembro ng lupong tagapamahala sa Jerusalem: 
“Mula noong sinaunang mga panahon, si Moises ay 
mayroon sa lunsod at lunsod niyaong mga nanga- 
ngaral tungkol sa kaniya, sapagkat binabasa siya 
nang malakas sa mga sinagoga sa bawat sabbath.” 
(Gaw 15:21) Binabanggit din ng Mishnah (Megillah 
4:1, 2) ang kaugalian ng pagbabasa ng mga halaw 
mula sa mga propeta, tinatawag na mga haftarah, 
at ang pagpapaliwanag sa mga ito. Nang pumasok si 
Jesus sa sinagoga ng kaniyang sariling bayan ng 
Nazaret, ibinigay sa kaniya ang isa sa mga balum- 
bon na naglalaman ng mga haftarah na babasahin, 
pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga iyon, 
gaya ng kaugalian noon.---Luc 4:17-21. 

Kasunod ng pagbabasa ng Torah at ng mga haf- 
tarah, pati na ang pagpapaliwanag sa mga iyon, ay 
ang pangangaral o pagpapayo. Mababasa natin na si 
Jesus ay nagturo at nangaral sa mga sinagoga sa 
buong Galilea. Iniulat din ni Lucas na “pagkatapos 
ng pangmadlang pagbabasa ng Kautusan at ng mga 
Propeta,” sina Pablo at Bernabe ay inanyayahang 
magsalita, upang mangaral.--Mat 4:23, Gaw 13: 
15, 16. 

Pangangaral ni Pablo. Pagkatapos ng Pente- 
costes ng 33 C.E. at ng pagkakatatag ng kongrega- 
syong Kristiyano, ang mga apostol, lalo na si Pablo, 
ay nangaral nang puspusan sa mga sinagoga. Ka- 
pag pumapasok si Pablo sa isang lunsod, kadalasa'y 
pumupunta muna siya sa sinagoga at nangangaral 
doon. Mga Judio ang una niyang binibigyan ng pag- 
kakataong makarinig ng mabuting balita ng Kahari- 
an. Pagkatapos ay nagtutungo siya sa mga Gentil. 
Sa ilang kaso, gumugol siya ng mahabang panahon 
sa sinagoga, anupat nangaral doon sa loob ng ilang 
Sabbath. Sa Efeso, nagturo siya sa sinagoga sa loob 
ng tatlong buwan, at nang bumangon ang pagsalan- 
sang, inalis niya roon ang mga alagad na nanampa- 
lataya at ginamit niya ang awditoryum ng paaralan 
ni Tirano sa loob ng mga dalawang taon.---Gaw 
13:14: 17:1, 2, 10, 17; 18:4, 19; 19:8-10. 


1158 


Maliwanag na hindi ginagamit ni Pablo ang mga 
sinagogang Judio bilang mga dako ng pagtitipon 
para sa kongregasyong Kristiyano. Hindi rin naman 
siya nagdaraos ng mga pagtitipon kapag Linggo, sa- 
pagkat Judiong Sabbath, o araw ng Sabado, ang gi- 
nagamit niya sa pangangaral sa mga Judio dahil sa 
araw na iyon sila nagkakatipon. 

Mga Pagkakatulad sa Kristiyano. Hindi na- 
ging mahirap para sa unang mga Judiong Kristi- 
yano na magdaos ng maayos at nakapagtuturong 
mga pagtitipon para sa pag-aaral ng Bibliya ya- 
mang may parisan na sila sa mga sinagoga na 
pamilyar sa kanila noon. Marami tayong makiki- 
tang pagkakatulad ng sinagogang Judio at ng kon- 
gregasyong Kristiyano. Sa sinagogang Judio, gaya 
rin sa kongregasyong Kristiyano, walang ibinukod 
na mga saserdote o klerigo na halos sila lamang 
ang nagtuturo. Sa sinagoga, sinumang debotong Ju- 
dio ay makababahagi sa pagbabasa at pagpapaliwa- 
nag. Sa kongregasyong Kristiyano naman, ang lahat 
ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag at 
nag-uudyukan sa pag-ibig at sa maiinam na gawa, 
ngunit sa maayos na paraan. (Heb 10:23-25) Sa si- 
nagogang Judio, ang mga babae ay hindi nagtu- 
ro ni nagkaroon man ng awtoridad sa mga lalaki; 
hindi rin ginagawa ng mga babae sa kapulungang 
Kristiyano ang mga bagay na ito. Nasa Unang Co- 
rinto kabanata 14 ang mga tagubilin para sa mga 
pagtitipon ng kongregasyong Kristiyano, at makiki- 
ta na ang mga ito'y kahawig na kahawig ng mga 
pamamaraan sa sinagoga.--1Co 14:31-35, 1Ti 2: 
11, 12. 

Kung paanong may mga punong opisyal at mga 
tagapangasiwa sa mga sinagoga, gayundin sa sina- 
unang mga kongregasyong Kristiyano. (Mar 5:22, 
Luc 13:14, Gaw 20:28, Ro 12:8) May mga tagapag- 
lingkod o mga katulong sa mga sinagoga, at gayun- 
din naman ang mga Kristiyano sa kanilang anyo ng 
pagsamba. Noon ay may isa na kung tawagi'y sugo 
o mensahero ng sinagoga. Bagaman wala itong ka- 
tumbas sa ulat ng kasaysayan ng sinaunang kon- 
gregasyong Kristiyano, isang kahawig na katawa- 
gang “anghel” ang nasa mga mensaheng ipinadala 
ni Jesu-Kristo sa pitong kongregasyon sa Asia Mi- 
nor.--Luc 4:20, 1Ti 3:8-10, Apo 2:1, 8, 12, 18; 3: 
1,7, 14. 

Ang sinagoga ay nagsilbi ring parisan ng mga ka- 
pulungang Kristiyano sa sumusunod na mga aspek- 
to: Kinilala ng lokal na mga sinagoga ang awtoridad 
ng Sanedrin sa Jerusalem, kung paanong kinikilala 
ng mga kongregasyong Kristiyano ang awtoridad 
ng lupong tagapamahala sa Jerusalem, gaya ng ma- 
linaw na ipinakikita ng Gawa kabanata 15. Sa mga 
ito, walang ginagawang pangongolekta ng salapi, 
gayunman, kapuwa sila may probisyon ng pag- 


1159 


aabuloy para sa kapulungan at sa mga naglilingkod 
doon at para sa mga dukha.---2Co 9:1-5. 

Pareho ring nagsilbing hukuman ang mga ito. Sa 
sinagoga dinirinig at nilulutas ang maliliit na kasong 
kinasasangkutan ng mga Judio. Kaya naman, na- 
ngatuwiran ang apostol na si Pablo na dapat hayaan 
ng mga Kristiyano na yaong mga maygulang sa 
kongregasyon ang humatol sa mga usaping kinasa- 
sangkutan ng mga Kristiyano sa halip na pumaroon 
sila sa mga hukuman ng sanlibutan upang lutasin 
ang gayong mga di-pagkakaunawaan. (1Co 6:1-3) 
Bagaman sa kaayusan ng sinagoga ay may pro- 
bisyon ng paghagupit sa nagkasala, sa kongregas- 
yong Kristiyano, ang gayong kaparusahan ay limita- 
do lamang sa mga pagsaway. Katulad ng kaayusan 
para sa mga Judio sa sinagoga, ang pinakamatin- 
ding pagkilos na maaaring gawin sa kongregasyong 
Kristiyano laban sa isa na nag-aangking Kristiyano 
ay ang itiwalag siya mula roon.---1Co 5:1-8, 11-13, 
tingnan ang KONGREGASYON, PAGTITIWALAG. 

Inihula ni Jesus na hahagupitin sa mga sinagoga 
ang kaniyang mga tagasunod (Mat 10:17, 23:34, 
Mar 13:9) at na patatalsikin o ititiwalag sila mula sa 
mga iyon. (Ju 16:2) Sa gitna ng mga Judio, may 
mga tagapamahala na naniniwala kay Jesus, ngunit 
dahil sa takot na matiwalag mula sa kongregasyong 
Judio, hindi nila siya ipinapahayag. (Ju 12:42) Dahil 
sa pagpapatotoo kay Jesus, pinalayas ng mga Judio 
mula sa sinagoga ang isang lalaking isinilang na bu- 
lag na pinagaling ni Jesus.---Ju 9:1, 34. 


SINAI. 

1. Isang bundok sa Arabia. (Gal 4:25) Lumilitaw 
na tinatawag din itong Horeb. (Ihambing ang Exo 3: 
1, 12; 19:1, 2, 10, 11; tingnan ang HOREB.) Sa loob ng 
halos isang taon, ang mga Israelita at ang isang 
malaking haluang pangkat, kasama ang maraming 
mga kawan at mga bakahan, ay nagkampo sa kapa- 
ligiran ng Bundok Sinai. (Exo 12:37, 38, 19:1, Bil 10: 
11, 12) Bukod sa paglalaan ng matitirahan ng gayon 
kalaking kampo, na marahil ay mahigit tatlong mil- 
yon katao, ang lugar sa palibot ng Bundok Sinai ay 
naglaan din ng sapat na tubig at pastulan sa mga 
alagang hayop. May isang malakas na agos na bu- 
mababa mula sa bundok na ito. (Deu 9:21) Ma- 
liwanag na sa paanan ng Bundok Sinai ay may 
isang malaking lugar kung saan makapagtitipon ang 
mga Israelita at kung saan mamamasdan nila ang 
mga penomeno sa taluktok ng bundok. Sa katuna- 
yan, doo'y makaaatras pa nga sila at makatatayo sa 
malayo. Mula sa kampo mismo ay makikita ang 
taluktok ng Bundok Sinai.--Exo 19:17, 18, 20:18, 
24:17: ihambing ang Deu 5:30. 

Pagkakakilanlan. Hindi tiyak kung saan ang 
eksaktong lokasyon ng Bundok Sinai, o Horeb. Ayon 
sa tradisyon, ito'y iniuugnay sa isang tagaytay na 


SINAI 


pulang granito. Matatagpuan ang tagaytay na ito sa 
gitna ng timugang bahagi ng Peninsula ng Sinai na 
nasa pagitan ng dalawang gulpo sa hilaga ng Da- 
gat na Pula. Ito'y may haba na mga 3 km (2 mi) 
mula HK patungong TS at may dalawang taluktok, 
ang Ras Safsafa at ang Jebel Musa. Ang kinaroroo- 
nan ng tagaytay na ito ay natutubigang mainam ng 
mga batis. Nasa harap ng hilagang taluktok (ang 
Ras Safsafa) ang Kapatagan ng er-Raha, na humi- 
git-kumulang 3 km (2 mi) ang haba at mga 1 km 
(0.6 mi) ang lapad.---LARAWAN, Tomo 1, p. 540. 

Batay sa kaniyang mga obserbasyon sa lugar na 
ito noong ika-19 na siglo, ganito ang isinulat ni 
A. P. Stanley: “Ang gayong kapatagan sa harap ng 
gayong dalisdis ay kamangha-manghang tumutug- 
ma sa sagradong salaysay, anupat naglalaan ng ma- 
tibay na panloob na argumento, hindi lamang dahil 
katulad na katulad ito ng tagpo ng salaysay, kundi 
batay sa tagpo mismo na inilarawan ng isang aktu- 
wal na nakasaksi.” Sa kaniyang komento hinggil sa 
pagbaba nina Moises at Josue mula sa Bundok Sinai, 
sinabi niya: “Sinumang bumababa mula sa isa sa 
mga tagong lunas sa likod ng Ras Sa[f]safeh, at du- 
maraan sa pahilig na mga guwang sa gilid nito sa 
hilaga at timog, ay makaririnig sa mga ingay na 
umaalingawngaw sa tahimik na kapatagan, ngunit 
hindi niya makikita ang mismong kapatagan hang- 
gang sa makalabas siya mula sa Wady El-Deir o sa 
Wady Leja; at kapag nagawa na niya iyon, tatambad 
sa kaniya ang matarik na dalisdis ng Sa[f]safeh.” Na- 
puna rin ni Stanley na tutugma sa lugar na ito ang 
pagtatapon ni Moises ng alabok ng ginintuang guya 
sa “malakas na agos na bumababa mula sa bundok.” 
(Deu 9:21) Ayon sa kaniya: “Posibleng-posible ito sa 
Wady Er-Raheh, kung saan bumubuhos ang batis 
ng Wady Leja, na bumababa, sa katunayan, mula sa 
Bundok St. Catherine, ngunit malapit pa rin sa Ge- 
bel Mousa [Jebel Musa] kung kaya masasabing, 'bu- 
mababa ito mula sa bundok. "---Sinai and Palestine, 
1885, p. 107-109. 

Ayon sa tradisyonal na pangmalas, ang Bun- 
dok Sinai ay ang mas matayog na timugang taluk- 
tok (ang Jebel Musa, na nangangahulugang “Bun- 
dok ni Moises”). Gayunman, sumasang-ayon ang 
maraming iskolar sa pangmalas ni Stanley na mas 
malamang na ito'y ang hilagang taluktok, ang Ras 
Safsafa, yamang walang malawak na kapatagan sa 
harap ng Jebel Musa. 

Mga Pangyayari. Malapit sa Bundok Sinai, 
o Horeb, ang anghel ni Jehova ay nagpakita kay 
Moises sa nagniningas na tinikang-palumpong at 
inatasan siyang akayin ang inaaliping mga Israelita 
papalabas sa Ehipto. (Exo 3:1-10: Gaw 7:30) Ma- 
lamang na mga isang taon pagkaraan nito, ang 
pinalayang bansa ay dumating sa Bundok Sinai. 
(Exo 19:2) Noon ay umakyat si Moises sa bundok, 


SINAI 


maliwanag na upang tumanggap ng higit pang 
tagubilin mula kay Jehova, yamang isiniwalat sa 
kaniya sa nagniningas na tinikang-palumpong na 
“sa bundok na ito'y paglilingkuran nila ang tunay na 
Diyos.'--Exo 3:12, 19:3. 

Pagkatapos ay inutusan si Moises na sabihin sa 
bayan na kung mahigpit nilang susundin ang salita 
at tipan ni Jehova, sila'y magiging isang kaharian 
ng mga saserdote at isang banal na bansa. (Exo 19: 
5, 6) Ang matatandang lalaki, bilang mga kinata- 
wan ng buong bansa, ay sumang-ayong gawin ito. 
Pagkatapos ay tinagubilinan ni Jehova si Moises na 
pabanalin ang bayan upang makaharap sila sa kani- 
ya sa ikatlong araw. Nagtakda ng mga hanggahan 
sa palibot ng bundok, sapagkat ang sinumang humi- 
po roon, tao man o hayop, ay mamamatay.---Exo 
19:10-15. 

Kinaumagahan noong ikatlong araw, “nagsimu- 
lang kumulog at kumidlat, at nagkaroon ng isang 
makapal na ulap sa ibabaw ng bundok at ng napa- 
kalakas na tunog ng tambuli.” Nanginig ang bayan 
na nasa kampo. Pagkatapos, mula sa kampo ay di- 
nala sila ni Moises sa paanan ng bundok upang hu- 
marap sa tunay na Diyos. Ang Bundok Sinai ay 
umuga at umusok sa buong palibot. (Exo 19:16-19, 
Aw 68:8) Bilang tugon sa paanyaya ng Diyos, si Moi- 
ses ay umahon sa bundok at muling tinagubilinan 
na idiin sa bayan na huwag nilang tangkaing uma- 
hon. Maging ang “mga saserdote” (hindi ang mga 
Levita, kundi lumilitaw na mga lalaking Israelita na, 
tulad ng mga patriyarka, gumanap bilang mga sa- 
serdote para sa kanilang mga sambahayan ayon 
sa likas na karapatan at kaugalian) ay hindi ma- 
aaring lumampas sa itinakdang mga hanggahan. 
--Exo 19:20-24. 

Pagkababa ni Moises mula sa Bundok Sinai, nari- 
nig ng mga Israelita ang “Sampung Salita” mula sa 
gitna ng apoy at ng ulap. (Exo 19:19-20: 18: Deu 5:6- 
22) Dito'y nagsalita si Jehova sa kanila sa pamama- 
gitan ng isang anghel, gaya ng nililinaw sa Gawa 7: 
38, Hebreo 2:2, at Galacia 3:19. Palibhasa'y natakot 
sa kasindak-sindak na mga kidlat at usok, at sa tu- 
nog ng tambuli at mga kulog, hiniling ng bayan, sa 
pamamagitan ng kanilang mga kinatawan, na hu- 
wag nang magsalita sa kanila ang Diyos sa ganitong 
paraan kundi sa pamamagitan na lamang ni Moises. 
Nang magkagayo'y tinagubilinan ni Jehova si Moi- 
ses na sabihin sa kanila na bumalik na sila sa kani- 
kanilang mga tolda. Ang kagila-gilalas na pang- 
yayaring iyon sa Bundok Sinai ay nilayon upang 
ikintal sa mga Israelita ang isang kapaki-pakina- 
bang na pagkatakot sa Diyos nang sa gayo'y patuloy 
nilang tuparin ang kaniyang mga utos. (Exo 20:19, 
20: Deu 5:23-30) Pagkatapos nito, si Moises, marahil 
kasama si Aaron (ihambing ang Exo 19:24), ay lu- 
mapit sa madilim na kaulapan sa Bundok Sinai 


1160 


upang pakinggan ang higit pang mga utos at mga 
hudisyal na pasiya ni Jehova.--Exo 20:21: 21:1. 

Nang bumaba si Moises mula sa Bundok Sinai, isi- 
naysay niya sa bayan ang mga salita ni Jehova, at 
muli nilang ipinahayag na handa silang maging 
masunurin. Pagkatapos nito, isinulat niya ang mga 
salita ng Diyos at maaga sa kinaumagahan ay nag- 
tayo siya ng isang altar at nagtindig ng 12 haligi sa 
paanan ng bundok. Ang mga haing sinusunog at 
mga haing pansalu-salo ay inihandog, at sa pama- 
magitan ng dugo ng mga haing hayop, ang ti- 
pang Kautusan ay pinasinayaan.---Exo 24:3-8, Heb 
9:16-22. 

Palibhasa'y may pakikipagtipan na kay Jehova, 
ang mga Israelita, sa pamamagitan ng kanilang 
mga kinatawan, ay nakalapit na sa Bundok Sinai. 
Sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa ma- 
tatandang lalaki ng Israel ay umakyat hanggang sa 
isang bahagi ng bundok at nakakita ng isang mari- 
ngal na pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos. (Exo 
24:9-11) Pagkatapos nito, si Moises, kasama si Josue, 
ay umakyat sa bundok, anupat sa pagkakataong 
ito'y upang tumanggap ng higit pang mga utos at 
ng mga tapyas na bato na naglalaman ng “Sampung 
Salita.” Gayunman, noong ikapitong araw lamang 
inanyayahang pumasok sa ulap si Moises. Waring 
hinintay ni Josue si Moises sa bundok, sa isang lu- 
gar kung saan hindi niya nakikita o naririnig ang 
anumang nangyayari sa kampo ng mga Israelita. 
(Exo 24:12-18) Gayunman, hindi sinasabi kung si 
Josue ay hindi kumain o uminom sa buong yugto ng 
40 araw, tulad ni Moises. Sa pagwawakas ng yug- 
tong ito, habang sina Moises at Josue ay bumababa 
sa Bundok Sinai, naririnig nila ang masayang awi- 
tan sa kampo ng mga Israelita. Mula sa paanan ng 
Bundok Sinai, nakita ni Moises ang ginintuang guya 
at ang mga pagsasaya. Kaagad niyang inihagis ang 
dalawang tapyas na bato, anupat binasag ang mga 
iyon sa paanan ng bundok.--Exo 32:15-19, Heb 
12:18-21. 

Nang maglaon, tinagubilinan si Moises na guma- 
wa ng dalawang tapyas na bato na katulad niyaong 
binasag niya at muli siyang umakyat sa Bundok Si- 
nai, upang maisulat sa mga iyon ang “Sampung Sa- 
lita.” (Exo 34:1-3, Deu 10:1-4) Muling gumugol si 
Moises ng 40 araw sa bundok nang hindi kumakain 
o umiinom. Upang maging posible ito, tiyak na tinu- 
lungan siya ng Diyos.--Exo 34:28, lumilitaw na ito 
rin ang 40 araw na binabanggit sa Deu 9:18; iham- 
bing ang Exo 34:4, 5, 8, Deu 10:10. 

Mula nang maitayo ang tabernakulo, o tolda ng 
kapisanan, at magsimula itong takpan ng ulap, ang 
pakikipagtalastasan ng Diyos ay hindi na tuwirang 
nagmumula sa Bundok Sinai kundi mula na sa tolda 
ng kapisanan na itinayo sa kapaligiran nito.---Exo 
40:34, 35: Lev 1:1: 25:1; Bil 1:1: 9:1. 


1161 


Pagkaraan ng maraming siglo, ang propetang si 
Elias ay naglakbay patungong Horeb, o Sinai, ang 
“bundok ng tunay na Diyos.”---1Ha 19:8. 

2. Ang “Sinai” ay tumutukoy rin sa ilang na ka- 
ratig ng bundok na may gayunding pangalan. (Lev 
7:38) Hindi matiyak ang eksaktong heograpikong 
mga hangganan ng Ilang ng Sinai mula sa rekord 
ng Bibliya. Lumilitaw na malapit ito sa Repidim. 
(Exo 19:2, ihambing ang Exo 17:1-6.) Sa Ilang ng Si- 
nai dinala ng biyenan ni Moises na si Jetro ang asa- 
wa ni Moises na si Zipora at ang kaniyang dalawang 
anak na sina Gersom at Eliezer, upang muling ma- 
kasama ng mga ito si Moises. (Exo 18:1-7) Kasama 
sa iba pang natatanging mga pangyayari na naga- 
nap sa Ilang ng Sinai ang mga sumusunod: nahika- 
yat sa pagsamba sa guya ang Israel habang wala si 
Moises (Exo 32:1-8), pagpatay sa 3,000 lalaki na wa- 
lang alinlangang gumanap ng malaking papel sa 
pagsamba sa guya (Exo 32:26-28), pagpapakita ng 
Israel ng pagsisisi sa pamamagitan ng paghuhubad 
ng kanilang mga palamuti (Exo 33:6), paggawa ng 
tabernakulo, ng mga kasangkapan nito at ng mga 
kasuutan ng saserdote (Exo 36:8-39:43), pagtatala- 
ga sa pagkasaserdote at pasimula ng paglilingkod 
nito sa tabernakulo (Lev 8:4-9:24: Bil 28:6), pagpa- 
tay sa mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu 
sa pamamagitan ng apoy mula kay Jehova dahil sa 
paghahandog nila ng kakaibang apoy (Lev 10:1-3), 
unang pagrerehistro ng mga lalaking Israelita para 
sa hukbo (Bil 1:1-3), at unang pagdiriwang ng Pas- 
kuwa pagkalabas ng Ehipto (Bil 9:1-5). 


SINAR. Ang orihinal na pangalan ng lugar sa 
pagitan ng mga ilog ng Tigris at ng Eufrates na 
nang dakong huli ay tinawag na Babilonia. Doon 
nagsimulang maghari si Nimrod sa Babel, Erec, 
Acad, at Calne, at kung saan natigil ang pagtatayo 
ng templong tore ng Babel. (Gen 10:9, 10, 11:2-8) 
Nang maglaon, ang hari ng Sinar, si Amrapel, ang 
isa sa mga magkakakampi na kumuhang bihag sa 
pamangkin ni Abraham na si Lot. (Gen 14:1, 9, 12) 
Ang teritoryong ito ay tinatawag pa rin sa orihinal 
nitong pangalan noong mga araw ni Josue. (Jos 
7:21) Tinukoy ito ng mga propetang sina Isaias, Da- 
niel, at Zacarias.--Isa 11:11, Dan 1:2, Zac 5:11, ting- 
nan ang BABEL, BABILONYA Blg. 2. 


SINAUNA SA MGA ARAW. Isang salin ng 
pananalitang Aramaiko na ‘attiq’ yoh. min”, na tu- 
mutukoy sa “isa na may kalaunan na (o matanda 
na) sa mga araw.” Ang titulong ito ni Jehova ay lu- 
militaw lamang sa Daniel 7:9, 13, at 22 at salit-sali- 
tang binabanggit kasama ng titulong “Kadaki-daki- 
laan.” (Dan 7:18, 22, 25, 27) Ang tagpo ay sa isang 
hukuman kung saan ang Sinauna sa mga Araw ay 
nakaupo upang hatulan ang mga kapangyarihang 


SINDAK 


pandaigdig, na isinasagisag ng ubod-laking mga 
hayop. Ang kanilang pansamantalang pamamahala 
sa lupa ay inalis, at ang “pamamahala at dangal at 
kaharian” ay ibinigay sa isang “gaya ng anak ng 
tao” anupat ang lahat ng mga tao ay inuutusang 
maging masunurin sa kaniya.---Dan 7:10-14. 

Angkop na ipinakikita ng titulong “Sinauna sa 
mga Araw” ang malaking kaibahan ng walang- 
hanggang Diyos sa sunud-sunod na mga kapangya- 
rihang pandaigdig na bumabangon at bumabagsak, 
at inilalarawan nito si Jehova sa kaniyang papel bi- 
lang ang maringal at kapita-pitagang Hukom ng la- 
hat.--Aw 90:2, 75:7. 


SINDAK [sa Ingles, awe]. Ang mga pandiwang 
Hebreo na yare” (Lev 19:30, 26:2) at ‘arats’ (Aw 
89:7: Isa 29:23, 47:12) ay maaaring magtawid ng 
diwa ng pagkasindak, o mapitagang pagkatakot. Ka- 
dalasan na, ang pandiwang @-rats' ay nangangahu- 
lugan ng panginginig dahil sa takot o sindak, o pag- 
papangyari ng gayong panginginig.--Isa 8:12, Aw 
10:18, tingnan ang TAKOT. 

Lubhang nasindak ang mga nakakita noon sa ma- 
linaw na mga katibayan ng presensiya ni Jeho- 
va. Noong nagkakatipon ang mga Israelita sa Bun- 
dok Sinai, nakita nila ang pagbaba ng isang madilim 
na ulap, kasabay ng mga kulog, kidlat, at tunog ng 
tambuli na palakas nang palakas. Yumanig ang bu- 
ong bundok, at pumailanlang ang usok mula roon. 
Lubhang natakot ang mga Israelita sa pagtatanghal 
na ito ng kapangyarihan, anupat maging si Moises 
ay nanginig. Sa pamamagitan ng pagpapamalas na 
ito ng kaluwalhatian ni Jehova, ikinintal sa mga Is- 
raelita ang isang kapaki-pakinabang na uri ng pag- 
katakot upang iwasan nilang magkasala.--Exo 19: 
9, 16-19, 20:18, 20, Heb 12:21. 

Kasindak-sindak ang mga paglalarawan ng kalu- 
walhatian ni Jehova sa mga pangitain. Ang plata- 
porma ng makalangit na karo, na sa ibabaw nito'y 
nakita ng propetang si Ezekiel ang kaluwalhatian ni 
Jehova, ay kumikislap na gaya ng kasindak-sindak 
na yelo. Sa itaas ng mga ulo ng mga nilalang na bu- 
hay, na kawangis ng mga kerubin, ang platapor- 
mang ito ay gaya ng isang kalawakang natatagos ng 
liwanag, anupat kasindak-sindak ang laki at anyo 
nito. Lagusang makikita sa plataporma ang wangis 
ng isang trono na yari sa batong safiro. Ang an- 
yong nakaupo sa trono ay nagliliwanag gaya ng ku- 
lay dilaw na kaningningan ng elektrum sa apoy 
ng tagapagdalisay, anupat ang buong anyong iyon 
ay napalilibutan ng gayunding kaningningan. Nang 
mamasdan ni Ezekiel ang pangitaing ito ng kaluwal- 
hatian ni Jehova, isinubsob niya ang kaniyang muk- 
ha dahil sa masidhing pagpipitagan.--Eze 1:15-22, 
25-28. 


SINGAW, MANIPIS NA ULAP 


Si Jehova lamang ang dapat pag-ukulan ng ga- 
yong pagkasindak, o mapitagang pagkatakot, anupat 
ang isa ay nauudyukang sumamba sa kaniya. (Aw 
89:7: Isa 29:23) Ang mga Kristiyano ay hinihimok 
na "mag-ukol sa Diyos ng sagradong paglilingkod 
nang may makadiyos na takot at sindak [isang anyo 
ng Gr. na deds]. (Heb 12:28) Ipinakikita ng mga 
lingkod ng Diyos ang pagkasindak na ito sa kanilang 
marubdob na pagsisikap na palugdan siya, anupat 
kinikilalang pagsusulitin niya ang lahat at hahatol 
siya nang walang pagtatangi.-- 1Pe 1:17: Apo 14:7. 

May mga pagkakataong ang mga indibiduwal at 
mga bansa ay pumupukaw rin ng pagkasindak ng 
iba, sinasadya man o hindi. Halimbawa, napakatin- 
di ng impresyong nalikha ng Shulamita kay Ha- 
ring Solomon anupat sinabi nito na ang dalaga ay 
kasindak-sindak na gaya ng mga hukbong militar 
na nakapalibot sa mga watawat, na nakahandang 
makipagbaka. Sa ulat na ito sa Awit ni Solomon 6: 
4, 10, ang terminong Hebreo na 'a:yom' ay nanga- 
ngahulugang “kasindak-sindak.” Nang humayo ang 
bansa ng mga Caldeo upang makipagbaka, ito ay 
naging kakila-kilabot. (Hab 1:6, 7) At sa hula ng pro- 
petang si Isaias, tinawagan ang Babilonya na gami- 
tin ang kaniyang mga engkanto at mga panggaga- 
way upang sindakin yaong mga dumarating laban 
sa kaniya, sa gayo'y inililigtas ang kaniyang sari- 
li mula sa kapahamakan. Subalit mabibigo ang lahat 
ng pagsisikap na hadlangan ang pananakop. (Isa 
47:12-15) Babagsak ang Babilonya sa mga hukbo na 
nasa ilalim ng pangunguna ni Ciro na Persiano. 
--Isa 44:24-45:2. 

Dahil sa paraan ng paggamit at pakikitungo ni Je- 
hova kay Moises, nakapagpakita si Moises ng daki- 
lang mga bagay na kasindak-sindak (sa Heb., moh- 
ra”) sa paningin ng bayan ng Diyos. (Deu 34:10, 12, 
Exo 19:9) Yaong mga may pananampalataya ay 
nagkaroon ng kapaki-pakinabang na takot sa awto- 
ridad ni Moises. Nabatid nila na ang Diyos ay nag- 
sasalita sa pamamagitan niya. Ang santuwaryo ni 
Jehova ay dapat ding kasindakan ng mga Israelita. 
(Lev 19:30, 26:2) Nangangahulugan ito na dapat 
silang magpakita ng pagpipitagan sa santuwaryo, 
anupat sasamba sila sa paraang ipinag-utos ni Jeho- 
va at gagawi kaayon ng lahat ng kaniyang utos. 


SINGAW, MANIPIS NA ULAP [sa Ingles, 
mist]. Mga partikula ng tubig na lumulutang sa ha- 
ngin, ang mga ito ay kahawig ng napakahinang am- 
bon. Kapag ang mainit at maumidong hangin ay 
pumailanlang mula sa lupa at lumamig hanggang 
sa tinatawag na dew point, ang halumigmig ay na- 
mumuo sapagkat mas madaling mamigat sa tubig 
ang malamig na hangin kaysa sa mainit na hangin. 
Kapag nangyari ito malapit sa lupa, tinatawag itong 
fog, kapag nangyari ito sa itaas sa kalangitan, bu- 


1162 


mubuo ito ng tinatawag na ulap. (Aw 135:7; Kaw 
25:14: Jer 10:13, 51:16) Ang halumigmig na namu- 
muo sa malalamig na bagay, halimbawa ay sa lupa 
o sa pananim (kadalasang sa gabi), ay inilalarawan 
bilang hamog. (Exo 16:13, 14: Huk 6:36-40, tingnan 
ang HAMOG.) Sa kabilang dako, ang singaw ay binu- 
buo ng mga partikula ng halumigmig na lumulu- 
tang sa hangin at mas malalaki nang kaunti kaysa 
sa mga partikula ng fog, ngunit mas maliliit kaysa 
sa mga patak ng ulan. 

Ang matulaing paglalarawan ng Bibliya sa mga 
heopisikal na prosesong ito ay katugma ng mga tuk- 
las sa siyensiya. Sinabi ni Elihu kung paano pinang- 
yayari ni Jehova, ang Bukal ng lahat ng init at ener- 
hiya, na pumailanlang muna ang halumigmig mula 
sa lupa at pagkatapos ay hinahayaan niya itong pu- 
matak nang unti-unti at tumulo sa anyong ulan at 
manipis na ulap (sa Heb., 'edh, sa Ingles, mist), na 
para bang sinasala ito.---Job 36:27, 28. 

Sa ulat ng Genesis tungkol sa mga kalagayan dito 
sa lupa sa isang panahon noong “mga araw” ng pag- 
lalang ay matatagpuan ang tanging iba pang pagli- 
taw ng salitang Hebreo na 'edh (manipis na ulap). 
“Ang Diyos na Jehova ay hindi pa nagpapaulan sa 
ibabaw ng lupa .. . Ngunit isang manipis na ulap 
ang pumapailanlang mula sa lupa [kasama na ya- 
ong mula sa mga batis, mga lawa, at mga dagat] at 
dinidiligan nito ang buong ibabaw ng lupa.” (Gen 
2:5, 6) Gayunman, ipinapalagay ng mga tagapagsa- 
lin ng sinaunang mga bersiyon (LXX, Vg, Sy) na 
ang tinutukoy ay hindi manipis na ulap kundi isang 
bukal, anupat iminumungkahi nila na ang pagdidi- 
lig ay pinangyari sa pamamagitan ng daloy ng sa- 
riwang tubig mula sa ilalim ng lupa. 

Makasagisag na Paggamit. Sa lunsod ng Pa- 
fos na nasa pulo ng Ciprus, isang manggagaway at 
bulaang propeta, si Bar-Jesus (Elimas), ang suma- 
lansang kay Pablo noong nakikipag-usap ang apos- 
tol sa proconsul na si Sergio Paulo. Sinabihan siya ni 
Pablo na nasa kaniya (kay Bar-Jesus) ang kamay ni 
Jehova at na mabubulag siya (si Bar-Jesus) sa isang 
yugto ng panahon. “Kaagad na nahulog sa kaniya 
ang isang makapal na ulap [sa Ingles, thick mist] at 
kadiliman.” Lumilitaw na waring naging maulap, 
o malabo, ang kaniyang paningin, na sinundan kaa- 
gad ng matinding kadiliman. Nang inilalarawan ang 
insidenteng ito, ginamit ng manggagamot na si Lu- 
cas ang medikal na terminong Griego na akhlys' 
(makapal na ulap).--Gaw 13:4-11. 

Sa kaniyang babala laban sa mga bulaang guro at 
mga nagnanais magpasama sa kongregasyong Kris- 
tiyano na tahimik na pupuslit sa loob nito, sinabi ng 
apostol na si Pedro: “Ang mga ito ay mga bukal na 
walang tubig, at mga singaw na ipinapadpad ng 
malakas na bagyo, at para sa kanila ay nakataan 


1163 


ang kaitiman ng kadiliman.” Pamilyar ang mga nag- 
lalakbay sa Gitnang Silangan sa kabiguang dulot ng 
paglapit sa isang bukal o balon na inaasahang ma- 
pagkukunan ng nakarerepreskong tubig ngunit tuyo 
naman pala. Paminsan-minsan, sa Palestina, kapag 
buwan ng Agosto, ay may mga ulap na cirrostratus 
mula sa K na walang dalang ulan. Ang isang mag- 
sasaka na umaasang madidilig ng manipis at tulad- 
singaw na mga ulap na ito ang kaniyang mga pana- 
nim ay mabibigo lamang. Gayundin naman may 
kinalaman sa mga bulaang gurong ito, sa imoral na 
mga taong ito, gaya nga ng isinusog pa ni Pedro: 
“Sapagkat nagsasalita sila ng mapagmalaking mga 
kapahayagan na di-mapapakinabangan, at sa pama- 
magitan ng mga pagnanasa ng laman at ng maha- 
halay na ugali ay inaakit nila yaong mga tumatakas 
pa lamang mula sa mga tao na gumagawing may 
kamalian. Habang nangangako sila sa kanila ng ka- 
layaan, sila mismo ay namumuhay bilang mga ali- 
pin ng kasiraan.”---2Pe 2:1, 17-19. 

Ang mga Kristiyano ay pinaaalalahanan na isaa- 
lang-alang si Jehova sa lahat ng kanilang plano, 
anupat hindi ipinagyayabang kung ano ang kani- 
lang gagawin, kundi inaalaala ang kaiklian at kawa- 
lang-katiyakan ng buhay sa sistemang ito ng mga 
bagay, na sila ay tulad ng isang singaw na mabilis 
na naglalaho.---San 4:14: tingnan ang ULAP. 


SINGSING. Isang bilog na argolya. May iba't 
ibang uri ng palamuting hugis-singsing na isinusu- 
ot kapuwa ng mga lalaki at ng mga babae, at pang- 
karaniwan ang mga ito sa gitna ng mga Hebreo, 
mga Ehipsiyo, mga Asiryano, mga Babilonyo, mga 
Griego, mga Romano, at iba pang mga tao noong si- 
naunang panahon. Ang mga palamuting ito ay isi- 
nusuot sa ilong, tainga, at mga daliri. (Tingnan ang 
HIKAW, SINGSING NA PANG-ILONG.) Kabilang sa mga 
materyales na ginagamit ay ginto, pilak, tanso, 
bronse, bubog, bakal, at garing, may ilang singsing 
na kinabitan ng mga bato. Partikular na nagustu- 
han ng mga Ehipsiyo noon ang mga singsing na 
may larawan ng scarab beetle, na itinuring nilang 
sagisag ng walang-hanggang buhay. Kabilang sa 
maraming alahas na nakuha mula sa libingan ng 
Ehipsiyong si Paraon Tutankhamen ang isang sing- 
sing na may tatlong argolya at may tatlong scarab, 
ang isa ay yari sa bubog na asul at ang dalawa na- 
man ay yari sa ginto. Ang ilang singsing ng mga 
Romano ay may lilok na mga disenyong hango sa 
mitolohiya o mga paglalarawan pa nga ng kanilang 
mga ninuno o mga kaibigan. 

Sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa alibughang 
anak, sinabi niya na nag-utos ang mapagpatawad 
na ama na lagyan ng singsing ang kamay ng ali- 
bughang nagbalik. (Luc 15:22) Ipinakita ng aktong 


SINGSING 


ito ang lingap at pagmamahal ng ama pati ang dig- 
nidad, karangalan, at katayuang ipinagkaloob sa 
anak na ito na nanumbalik. Nagbabala naman sa 
mga Kristiyano ang kapatid sa ina ni Jesus na si 
Santiago na huwag silang magpakita ng paboritismo 
sa mga taong nadaramtan nang marilag at may 
mga singsing na ginto sa kanilang mga daliri (na 
nagpapahiwatig ng yaman at katayuan sa lipunan). 
(San 2:1-9) Sa gayunding diwa, bagaman hindi hi- 
natulan ng apostol na si Pedro ang pagsusuot ng ga- 
yong mga palamuti, itinawag-pansin niya na lalong 
higit na mahalaga ang espirituwal na kagayakan. 
--1Pe 3:1-5. 

Mga Singsing na Panlagda. Ang mga sali- 
tang Hebreo na ginagamit upang tumukoy sa sing- 
sing, singsing na panlagda, o singsing na pantatak 
ay nagmula sa mga salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “lumubog” (Jer 38:6) at “tatakan.” (1Ha 21:8) 
Maaaring ang mga terminong ito ay nauugnay sa 
pangunahing pinaggagamitan ng ilang sinaunang 
singsing, samakatuwid nga, upang makagawa ng 
marka sa luwad o pagkit sa pamamagitan ng 'paglu- 
lubog” o pagdiriin nito roon. Yari sa ginto, pilak, 
o bronse ang ganitong uri ng mga singsing, ang ilan 
ay kinabitan ng bato kung saan inililok ang panga- 
lan o sagisag ng may-ari. Ang mga singsing na ito 
ay may nakapirming enggaste na kinalupkupan ng 
mahalagang bato o kaya ay may enggasteng naiba- 
baligtad o napagugulong. Ang ilan ay isinasabit sa 
leeg sa pamamagitan ng isang panaling pampala- 
muti.--Gen 38:18, 25. 

Ang singsing na panlagda ng isang tagapamaha- 
la o opisyal ay sagisag ng kaniyang awtoridad. (Gen 
41:41, 42) Ang opisyal na mga dokumento o mga 
bagay na di-dapat pakialaman o baguhin ay tinata- 
takan sa pamamagitan ng mga iyon, katulad ng 
paggamit sa opisyal na mga tatak o lagda nitong 
makabagong panahon.--Es 3:10-13, 8:2, 8-12, Dan 
6:16, 17. 

Makasagisag na Paggamit. Noong sinaunang 
mga panahon, waring ang singsing na panlagda ay 
naging kilalang sagisag ng isang bagay o tao na pi- 
nahahalagahan. Halimbawa, ipinahiwatig ng hula ni 
Jeremias na ang Judeanong si Haring Conias (Jehoi- 
akin) ay hindi makaliligtas sa kapahamakan kahit 
isa pa siyang 'singsing na pantatak sa kanang ka- 
may ni Jehova.” Kaya naman, si Jehoiakin ay inalis 
sa trono pagkatapos ng isang napakaikling pama- 
mahala. (Jer 22:24; 2Ha 24:8-15) Gayundin, ganito 
ang sinabi ni Jehova may kinalaman sa tapat na si 
Zerubabel: “Kukunin kita, .. . at gagawin kitang 
gaya ng singsing na pantatak, sapagkat ikaw ang 
aking pinili.” (Hag 2:23) Si Zerubabel, na nagliling- 
kod kay Jehova sa isang opisyal na katungkulan 
may kaugnayan sa muling pagtatayo ng templo sa 


SINGSING NA PANG-ILONG 


Jerusalem, ay mahalaga kay Jehova, tulad ng isang 
singsing na panlagda sa sariling kamay ng Diyos. 
Walang-takot na sinunod ni Zerubabel ang pampa- 
tibay-loob na ibinigay ni Jehova sa pamamagitan ng 
mga propetang sina Hagai at Zacarias at inasikaso 
niya ang gawaing pagtatayo ng templo sa kabila ng 
pagbabawal dito ng hari ng Persia dahil sa tinang- 
gap nitong maling impormasyon. (Ezr 4:24-5:2) Pa- 
tuloy na ginamit ni Jehova si Zerubabel upang 
matupad ang Kaniyang ipinahayag na layunin, at 
walang tagapamahalang tao ang nakapag-alis sa ka- 
niya mula sa marangal na paglilingkurang iyon. 


SINGSING NA PANG-ILONG. Isang sing- 
sing na isinusuot sa ilong bilang palamuti. Maaaring 
ipinapasok ito sa isang butas na nasa gawing kaliwa 
o gawing kanan ng ilong o nasa partisyon sa pagi- 
tan ng dalawang butas ng ilong at ginagamit ito lalo 
na ng mga babae. (Gen 24:22, 30, 47: Isa 3:21) Ga- 
yunman, ayon sa ilang salin, ang mga lalaking Is- 
maelita rin ay nagsusuot noon ng mga singsing na 
pang-ilong.---Huk 8:24-26. 

Ang salitang Hebreo para sa “singsing na pang- 
ilong” (ne zem) ay maaari ring ikapit sa isang hikaw, 
at sa ilang kaso, maaaring walang gaanong ipinag- 
kaiba ang anyo ng mga palamuting ito. Kung min- 
san, batay sa konteksto, posibleng matiyak kung 
ang tinutukoy ay isang singsing na pang-ilong 
o isang hikaw.--Ihambing ang Gen 24:47 sa Gen 
35:4: Eze 16:12, tingnan ang SINGSING. 

Bagaman ang mga singsing na pang-ilong ay ka- 
raniwang gawa sa ginto, ginagamit din ang ibang 
mga materyales, gaya ng pilak. Ang mga singsing 
na pang-ilong ay maaaring palamutian ng mga aba- 
loryo, mga piraso ng korales, o mga hiyas, na naka- 
bitin sa mga ito bilang mga palawit. Nagkakaiba- 
iba ang diyametro ng mga singsing na pang-ilong 
mula 2.5 hanggang sa sinlaki ng 7.5 sentimetro 
(1 hanggang 3 pulgada). Palibhasa'y nakalawit ang 
singsing na pang-ilong sa ibabaw ng bibig, kaila- 
ngan itong iusod kapag kumakain. 

Sa Kawikaan 11:22, ang babaing may panlabas na 
kagandahan ngunit nagtatakwil sa katinuan ay ini- 
hambing sa “gintong singsing na pang-ilong na 
nasa nguso ng baboy.” 


SINIM, LUPAIN NG. Isang bansa na inihu- 
lang panggagalingan ng nangalat na mga Israelita 
pagsapit ng panahon na sila'y maninirahan na sa 
kanilang sariling lupain at pananauliin iyon. (Isa 
49:12) Ipinahihiwatig ng pagtukoy sa H at K sa ta- 
lata ring iyon na ang Sinim ay nasa T o S ng lupain 
ng Israel. Sa halip na “Sinim,” ang Griegong Septu- 
agint ay kababasahan ng “lupain ng mga Persiano,” 
at maaaring kasama rito ang Elam, na tinawag na 
Si-nim sa Matandang Akkadiano. (Ihambing ang Isa 


1164 


11:11.) Sa kabilang dako naman, “[lupain] sa dakong 
timog” ang mababasa sa mga Targum at Latin na 
Vulgate. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ito ay 
ang Seyene (Eze 30:6) na nasa pinakadulong timog 
ng Ehipto. Ngunit hindi matiyak kung saan ang lo- 
kasyon ng Sinim. 


SINING. Ang sining, kung ang pag-uusapan ay 
pagpipinta, eskultura, at disenyo, ay hindi gaanong 
binigyang-pansin sa Bibliya. Gayunman, nagsimula 
ang buhay ng tao, hindi sa isang tigang na parang, 
kundi sa isang hardin, isang paraiso na may mga 
punungkahoy na bukod sa nagluluwal ng mga bu- 
ngang “mabuting kainin” ay “kanais-nais [din] sa pa- 
ningin.” (Gen 2:9) Ang tao ay ginawa na may pag- 
papahalaga sa kagandahan, at ang di-mahihigitang 
kagandahan, pagkamasining, at disenyo na nama- 
malas sa mga nilalang--mga bulaklak, punungka- 
hoy, bundok, libis, lawa, talon, ibon, hayop, gayun- 
din sa mismong kaanyuan ng tao--ay nag-uudyok 
sa kaniya na papurihan ang Diyos na Maylalang ng 
mga iyon. (Aw 139:14: Ec 3:11, Sol 2:1-3, 9, 13, 14; 
4:1-5, 12-15: 5:11-15, Ro 1:20) Sa pagtalakay rito 
tungkol sa sining, ito ay pangunahin nang tumutu- 
koy sa pagsasalarawan ng gayong mga bagay sa pa- 
mamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng ma- 
teryales sa iba't ibang anyo at ekspresyon. 

Noon pa mang panahon ni Abraham, ang Bibliya 
ay may binabanggit nang mga kaloob na “isang gin- 
tong singsing na pang-ilong,” ginintuang mga pul- 
seras, at iba pang mga kagamitang pilak at ginto, na 
ibinigay kay Rebeka. (Gen 24:22, 53) Sa Maharlikang 
mga Libingan ng Ur, ang lunsod na dating tinitira- 
han ni Abraham, ay may nahukay na maraming 
pagkagagandang palamuti na kakikitaan ng kada- 
lubhasaan sa sining. Gayunman, ang marami sa 
mga bagay na likhang-sining na nahukay sa arkeo- 
lohikal na mga paggagalugad sa mga lupain ng Iraq, 
Israel, Ehipto, at sa karatig na mga rehiyon ay wa- 
ring nauugnay sa idolatrosong mga paganong relihi- 
yon o sa mapagmapuring mga pulitikal na taga- 
pamahala, anupat ipinahihiwatig nito na maagang 
ginamit ang sining sa maling paraan. 

Iba't Ibang Materyales. Noon pa mang ikala- 
wang milenyo B.C.E., waring gumagawa na ng sala- 
min, o bubog, ang mga Ehipsiyo, at marahil pati ang 
mga taga-Fenicia. Gayunman, maliwanag na nagsi- 
mula ito sa Mesopotamia, kung saan may natagpu- 
ang mga piraso ng salamin na mahusay ang pagka- 
kagawa, anupat ipinapalagay na ang mga iyon ay 
mula pa noong mga ikatlong milenyo B.C.E. Tinukoy 
ni Job (noong mga 1600 B.C.E.) ang salamin bilang 
napakahalaga. (Job 28:17) Bagaman ito ay malabo, 
ang salamin ay ginagamit noon sa paggawa ng hu- 
gis-hayop na mga pigurin, mga kahita ng pabango, 
mga kuwintas, at iba pang mga alahas. Kabilang ang 


1165 


mga Romano sa mga unang gumawa ng malinaw 
na salamin.--Ihambing ang Apo 4:6, tingnan ang 
SALAMIN, I. 

Ang sinaunang mga dalubsining ay gumamit ng 
maraming iba't ibang uri ng materyales, kabilang 
dito ang luwad, terakota, kahoy, bronse o tanso, ba- 
kal, ginto, pilak, mamahaling hiyas at di-gaanong 
mamahaling hiyas, salamin, garing, batong-apog, at 
marmol.--Tingnan ang PANTATAK, TATAK. 

Sining ng mga Hebreo. Kakaunti ang nalala- 
bing materyal na katibayan upang makapagharap 
ng isang malinaw na larawan ng sining ng mga He- 
breo, ngunit ipinakikita sa rekord ng Bibliya na may 
pagpapahalaga sila sa sining. Noong lumabas sila sa 
Ehipto, nagdala ang bayang ito ng mga kagami- 
tang ginto at pilak na kinuha nila sa mga Ehipsiyo. 
(Exo 12:35) Malugod nilang iniabuloy ang gayong 
mga bagay upang mapalamutian ang tabernakulo 
sa ilang. (Exo 35:21-24) Ang paggawa ng taberna- 
kulo pati ng mga palamuti at kasangkapan nito ay 
nagbigay sa kanila ng pagkakataong gamitin ang ka- 
nilang artistikong kakayahan sa paggawa ng mga 
kayariang kahoy, pagpaplatero, pagbuburda, at pag- 
gawa sa mga hiyas, anupat sina Bezalel at Oholiab 
ang partikular na nanguna at nagturo sa kanila. Ga- 
yunman, kapansin-pansin na si Jehova ang kinikila- 
la nila na pinagmulan ng kanilang artistikong kaka- 
yahan.--Exo 35:30-35: 36:1, 2. 

Bago ginawa ang tabernakulo, gumamit si Aaron 
ng artistikong kakayahan ukol sa maling layunin 
nang gamitin niya ang isang kasangkapang pang- 
ukit upang gumawa ng binubong imahen ng isang 
guya para sa pagsamba. (Exo 32:3, 4) Nang magla- 
on, si Moises (o ang isang tao na inatasan niya) ay 
nagpamalas din ng gayong kakayahan, ngunit sa 
wastong paraan, nang gawin niya ang serpiyente na 
yari sa tanso. (Bil 21:9) Gayunman, ang mga probi- 
syon sa Kautusan na nagbabawal sa paggawa ng 
mga imahen para sa pagsamba, bagaman hindi na- 
man ipinagbabawal ng mga ito ang lahat ng lik- 
hang-sining na may pagsasalarawan, ay walang 
alinlangang naglagay ng limitasyon sa pagpipinta 
o pag-eeskultura sa gitna ng mga Hebreo. (Exo 20: 
4, 5) Dahil sa talamak na idolatriya na napakalaga- 
nap sa lahat ng mga bansa at sa malawakang pag- 
gamit ng sining upang magtaguyod ng gayong ido- 
latriya, maliwanag na ang ipininta o inukit na mga 
pagsasalarawan, ng tao o hayop, ay paghihinalaan 
niyaong mga tumutupad sa mga probisyon ng Kau- 
tusan at niyaong mga inatasang magpatupad nito. 
(Deu 4:15-19, 7:25, 26) Maging ang mga kerubin ng 
tabernakulo ay tinatakpan ng tela kapag inililipat 
ang mga ito at sa gayon ay ikinukubli mula sa pani- 
ngin ng taong-bayan (Bil 4:5, 6, 19, 20), samanta- 
lang yaon namang mga nasa templong itinayo nang 
dakong huli ay nakikita lamang ng mataas na saser- 


SINING 


dote isang araw sa bawat taon. (1Ha 6:23-28, Heb 9: 
6, 7) Karagdagan pa, noong sila'y makapasok at ma- 
mirmihan na sa Lupang Pangako, palibhasa'y pa- 
ngunahin nang agrikultural ang naging buhay ng 
mga Israelita, wala silang gaanong panahon at sala- 
pi na kailangan para sa maraming gawang-sining. 

Noong kapanahunan ng mga Hukom, ang tanging 
gawang-sining na nabanggit ay may kaugnayan 
sa apostatang mga relihiyosong gawain.---Huk 2:13; 
6:25: 8:24-27: 17:3-6, 18:14. 

Mga gawang-sining sa ilalim ng monarkiya. 
Bagaman ang sinaunang bansang Israel ay hindi ki- 
lala ngayon sa mga likhang-sining, ipinakikita ng 
katibayan na kapag hinihiling ng pagkakataon, na- 
kagagawa sila noon ng artistikong mga obra na na- 
pabantog at hinangaan. Inilalarawan ng propetang 
si Ezekiel kung paano ginayakan at pinaganda ni Je- 
hova ang Jerusalem anupat “isang pangalan ang 
nagsimulang lumaganap sa gitna ng mga bansa da- 
hil sa iyong kariktan, sapagkat iyon ay sakdal dahil 
sa aking karilagan na inilagay ko sa iyo,’ ang sabi ng 
Soberanong Panginoong Jehova.” (Eze 16:8-14) Ga- 
yunman, ipinakikita ng kasunod na mga talata (15- 
18, 25) na ang gayong kariktan ay ginamit sa ma- 
ling paraan, yamang ang Jerusalem ay nagpatutot 
sa nakapalibot na pulitikal na mga bansa. Inilalara- 
wan din ni Jeremias yaong mga nakakita sa Jerusa- 
lem matapos itong bumagsak sa mga kamay ng 
Babilonya bilang nagsasabi: “Ito ba ang lunsod na si- 
nasabi nila noon, Tyon ang kasakdalan ng kariktan, 
isang pagbubunyi ng buong lupa”?” (Pan 2:15, iham- 
bing ang Aw 48:2, 50:2, Isa 52:1.) Maliwanag na ang 
templong itinayo ni Solomon ay isang artistikong 
obra na talagang pagkaganda-ganda at ito'y tina- 
wag na isang “bahay ng kabanalan at kagandahan.” 
—lIsa 64:11; 60:13. 

Sa pagtalakay sa pagtatayo ng templo noong pa- 
nahon ni Haring Solomon, maraming komento sa 
mga reperensiyang akda hinggil sa diumano'y ka- 
walang-kasanayan ng mga Israelita sa sining, anu- 
pat halos lahat ng kapurihan ay ibinibigay sa mga 
taga-Fenicia. Gayunman, ipinakikita ng ulat na ang 
hiniling lamang noon ni Solomon ay isang arti- 
sanong taga-Fenicia, bukod sa mga magtotrosong 
nagtrabaho sa sariling mga kagubatan ni Haring Hi- 
ram sa Lebanon at mga maninibag ng bato. (1Ha 5: 
6, 18; 2Cr 2:7-10) Ang artisanong iyon, na nagnga- 
ngalan ding Hiram, ay isang Israelitang taga-Fenicia 
na dalubhasa sa paggawa gamit ang mahahalagang 
metal, sa paghahabi, at sa paglililok. Gayunman, bi- 
nabanggit sa ulat na may sariling mga taong dalub- 
hasa si Solomon, at tinukoy rin ni Haring Hiram ang 
mga ito at ang mga taong dalubhasa ng ama ni So- 
lomon na si David. (2Cr 2:13, 14) Ang arkitektural na 
plano ng templo at ng lahat ng bahagi niyaon ay 


SINING 


ipinasa ni David kay Solomon, anupat nagbigay ito 
ng “kaunawaan sa lahat ng bagay mula sa kamay ni 
Jehova, sa lahat nga ng gawa sa arkitektural na pla- 
no.” (1Cr 28:11-19) Sa kabaligtaran naman, ang di- 
tapat na si Haring Ahaz ay lubhang naakit sa pa- 
ganong altar sa Damasco at ipinadala niya “ang 
disenyo ng altar at ang parisan nito” sa saserdoteng 
si Urias upang maigawa siya ng isang katulad nito. 
--2Ha 16:1-12. 

Gumawa rin si Haring Solomon ng isang malaking 
tronong garing, na kinalupkupan ng ginto at may 
kakaibang disenyo, anupat mayroon itong mga esta- 
tuwa ng mga leon na nakatayo sa tabi ng mga patu- 
ngan ng braso at nakahanay sa gilid ng anim na 
baytang sa harap ng trono. (1Ha 10:18-20) Ipinahi- 
hiwatig sa Awit 45:8 ang paggamit ng maraming 
garing sa maharlikang palasyo. Sa hilagang kahari- 
an ng Israel, na ang kabisera ay nasa Samaria, lumi- 
litaw na ang paglalagay ng inukit na garing sa mga 
muwebles, mga entrepanyo, at mga bagay na lik- 
hang-sining ay naging popular mula noong mga 
araw ni Haring Ahab. (1Ha 22:39, Am 3:12, 15; 6:4) 
Dahil sa arkeolohikal na mga paghuhukay, mara- 
ming piraso, plake, at entrepanyong garing ang na- 
tuklasan sa ipinapalagay na dating lugar ng palasyo. 
Ang ilang piraso ay kinalupkupan ng ginto, lapis la- 
zuli, at kristal. Sa Megido, mga 400 piraso ng garing 
ang natagpuan, kabilang na ang mga entrepanyong 
maganda ang pagkakaukit, mga kahitang kinalupku- 
pan ng garing, at mga game board, na tinatayang 
mula pa noong mga ika-12 siglo B.C.E. 

Sa isang pangitain, nakakita si Ezekiel ng inukit na 
wangis ng mga reptilya, mga hayop, at mga idolo sa 
isang pader sa lugar ng templo sa apostatang Jeru- 
salem (Eze 8:10), at ang makasagisag na si Oholiba 
(lumalarawan sa di-tapat na Jerusalem) ay tinutu- 
koy na nakakita ng mga imahen ng mga Caldeo na 
inukit sa pader at pininturahan ng pangkulay na 
matingkad na pula.--Eze 23:14, ihambing ang Jer 
22:14. 

Kaugnayan sa Kristiyanismo. Namasdan ni 
Pablo ang karilagan ng sining ng Atenas, na umun- 
lad sa gitna ng pagsamba sa mga diyos at mga di- 
yosa ng mga Griego, at minsan ay ipinakita niya sa 
mga nakinig sa kaniya roon na hindi makatuwirang 
isipin ng mga tao, yamang ang kanilang buhay at 
pag-iral ay nagmula sa tunay na Diyos at Maylalang, 
na “ang Isa na Diyos ay tulad ng ginto o ng pilak 
o ng bato, tulad ng isang bagay na nililok ng sining 
at katha ng tao.” (Gaw 17:29) Sa gayon ay muli ni- 
yang ipinakita na ang artistikong kagandahan, kaha- 
nga-hanga man ito o kaakit-akit, ay hindi katibayan 
ng pagiging tunay ng isang relihiyon.—Ihambing 
ang Ju 4:23, 24. 

Walang rekord o umiiral na katibayan ng anu- 
mang gawang-sining sa gitna ng mga Kristiyano 


1166 


noong unang siglo C.E. Noon lamang ikalawa at ikat- 
long siglo C.E. lumitaw ang ilang ipinintang larawan 
at eskultura sa mga katakumba na kinikilalang nau- 
ugnay sa naturingang mga Kristiyano. Gayunman, 
nang magkaisa ang Simbahan at Estado noong ika- 
apat na siglo, ang sining ay pinasimulang bigyan ng 
importansiya na nang maglaon ay naging gaya ng 
pagpapahalaga rito ng mga paganong relihiyon at 
kadalasa'y nauugnay ito o tuwirang gumagaya sa 
gayong mga relihiyon, kapuwa sa mga sagisag at 
mga istilo nito. Sa kaniyang akda na Iconographie de 
lart chrétien (Paris, 1955, Tomo I, p. 10), ipinakita ni 
Louis Réau, na naging tsirman ng History of Art of 
the Middle Ages sa Sorbonne University ng Pransi- 
ya, na ang gayong paganismo ay matagal nang ba- 
tid ng mga istoryador ng sining at na ang dapat itu- 
ring na may pananagutan dito ay hindi lamang ang 
mga dalubsining kundi pati ang mga patakarang si- 
nusunod noon ng simbahan mismo. Itinawag-pansin 
niya (p. 50) na sa halip na talagang kumbertihin ang 
mga pagano mula sa kanilang dating mga kaugalian 
at mga anyo ng pagsamba, pinili ng simbahan na 
igalang “ang mga kaugalian ng mga ninuno at ipag- 
patuloy ang mga iyon sa ilalim ng ibang katawa- 
gan.” 

Dahil dito, hindi kataka-taka na ang mga sagisag 
ng sodyako, na napakaprominente sa sinaunang Ba- 
bilonya, ay makikita sa mga katedral gaya niyaong 
sa Notre Dame ng Paris, anupat ang mga ito ay nasa 
kaliwang pintuan at nakapalibot kay Maria sa napa- 
kalaki at nakasentrong rose window. (Ihambing ang 
Isa 47:12-15.) Sa katulad na paraan, isang giyang- 
aklat tungkol sa katedral ng Auxerre, na nasa Pran- 
siya rin, ang nagsasabi na sa panggitnang pasukan 
ng katedral, “pinagsama-sama roon ng eskultor ang 
ilang bayaning pagano: isang Eros [Griegong diyos 
ng pag-ibig] na hubad at natutulog . . . isang Hercu- 
les at isang Satyr [isa sa mga mestisong tao-diyos ng 
mga Griego]! Inilalarawan naman ng hanay na nasa 
gawing ibaba sa kanan ang talinghaga tungkol sa 
Alibughang Anak.” 

Sa katulad na paraan, sa pasukan ng Saint Peter's 
Cathedral sa Roma, makikita hindi lamang ang wa- 
ngis ni Kristo at ng “Birhen” kundi pati yaong kay 
Ganymede na “tinatangay ng agila” upang gawing 
katiwala ng kopa ni Zeus, hari ng mga diyos, at kay 
“Leda [na nagsilang kina Castor at Pollux] na pinag- 
dalang-tao ng sisne" na si Zeus. Bilang karagdagang 
komento hinggil sa gayong impluwensiyang paga- 
no, itinanong ni Reau: “Ngunit ano naman ang ma- 
sasabi ng isa tungkol sa Final Judgment ng Sis- 
tine Chapel, ang pangunahing kapilya ng Vatican, 
kung saan makikita ng isa ang hubad na Kristo ni 
Michelangelo na ipinansisibat ang kidlat na gaya ng 
isang napakadakilang Jupiter [ang Romanong ama 
ng mga diyos] at ang mga Hinatulan na naglalakbay 


1167 


sa Styx [ang ilog na pinaniniwalaan ng mga Griego 
na pinagtatawiran sa mga patay] sakay ng barko ni 
Charon?” Gaya nga ng sabi niya: “Ang gayong ha- 
limbawa na may napakataas na pinagmulan [sama- 
katuwid nga, sinang-ayunan ng papado] ay walang 
pagsalang tutularan.” 

Gaya ng naipaliwanag na, ang sining ay hindi ga- 
anong binigyang-pansin ng likas na Israel at halos 
wala ito sa ulat ng sinaunang kongregasyon ng es- 
pirituwal na Israel noong unang siglo C.E. Gayun- 
man, sa larangan ng panitikan ay nahigitan nila ang 
lahat ng iba pang grupo ng mga tao, yamang gina- 
mit sila ng Diyos sa paggawa ng isang obra na may 
namumukod-tanging kagandahan, hindi lamang sa 
pagkakasulat nito kundi, pangunahin na, dahil sa 
nilalaman nito: ang Bibliya. Ang kanilang kinasi- 
hang mga akda ay “gaya ng mga mansanas na gin- 
to sa mga inukit na pilak,” na may mga katotoha- 
nang sinlinaw ng kristal na napakaningning anupat 
kayang higitan ang pinakamagagandang batong hi- 
yas, at mga paglalarawang naghahatid ng mga pa- 
ngitain at mga tagpo na may karingalan at kariktan 
na hindi kayang isalarawan ng mga taong dalubsi- 
ning.--Kaw 25:11, 3:13-15, 4:7-9, 8:9, 10. 


SINITA. Isang sanga ng mga inapo ni Canaan, 
at isa sa 70 pamilyang nabuhay pagkaraan ng Baha. 
(Gen 10:15, 17: 1Cr 1:15) Ilang lokasyon sa Lebanon 
na may kahawig na pangalan ang binanggit sa iba't 
ibang sinaunang akda, ngunit nananatiling di-tiyak 
kung saan ang eksaktong lokasyon na pinamayanan 
ng mga Sinita. 


SINLAPAD-NG-DALIRI. Isang panukat ng 
haba, ang pinakamaikling panukat na binanggit sa 
Bibliya. Ang isang sinlapad-ng-daliri ay katumbas 
ng 1⁄4 na sinlapad-ng-kamay o 2a na siko (1.85 sen- 
timetro; 0.72 pulgada). Sa Jeremias 52:21, bina- 
banggit na ang kapal ng tansong ginamit sa mga 
haliging Jakin at Boaz ay apat na sinlapad-ng-daliri 
(7.4 sentimetro, 2.9 pulgada).-- 1Ha 7:15, 21. 


SINLAPAD-NG-KAMAY. Isang panukat ng 
haba na humigit-kumulang ay katumbas ng la- 
pad ng kamay sa bandang ibaba ng mga daliri. 
Ang sinlapad-ng-kamay ay tinutuos na 7.4 senti- 
metro (2.9 pulgada): ang apat na sinlapad-ng-daliri 
ay katumbas ng isang sinlapad-ng-kamay, at ang 
anim na sinlapad-ng-kamay ay katumbas naman 
ng isang siko. (Exo 25:25, 37:12, 1Ha 7:26, 2Cr 4:5, 
Eze 40:5, 43, 43:13) Ayon sa Awit 39:5, sinabi ni 
David: “Ginawa mong kaunti lamang ang aking 
mga araw”, gayunman, “mga sinlapad-ng-kamay 
lamang” ang lumilitaw sa Hebreong tekstong Maso- 
retiko. (Tlb sa Rbi8) Sa katulad na paraan, ginamit 
naman ni Jesu-Kristo ang salitang “siko”: “Sino sa 


SION 


inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng 
isang siko sa haba ng kaniyang buhay?”---Mat 6:27. 


SINTIQUE [May Kapalaran (Tagumpay)]. Isang 
babaing Kristiyano sa Filipos na pinapurihan ni Pa- 
blo dahil sa katapatan nito at pinayuhan niya na 
“magkaroon ng magkatulad na kaisipan sa Pangi- 
noon” kasama ng isang Kristiyanong kapatid na ba- 
bae na nagngangalang Euodias. (Fil 4:2, 3) Lumili- 
taw na nagbigay ng ganitong payo ang apostol dahil 
sa isang di-pagkakasundo sa pagitan ng dalawang 
ito, isang konklusyon na sinusuhayan ng ilang ma- 
kabagong mga salin.---AB, JB, NE, Ph, TEV. 


SINTURON. 


SINUSUNOG, HANDOG NA. 
HANDOG, MGA. 


SION. 

1. Moog ng mga Jebusita na nang maglao'y tina- 
wag na “Lunsod ni David.” (1Ha 8:1, 1Cr 11:5) Pag- 
katapos niyang mabihag ang Bundok Sion, itinatag 
doon ni David ang kaniyang maharlikang tirahan. 
(2Sa 5:6, 7, 9; tingnan ang DAVID, LUNSOD NI.) Ang 
pamamahala ni David mula sa Sion bilang pinahiran 
ng Diyos ang siyang tinutukoy ng mga salita ni Je- 
hova: “Ako, ako nga, ang nagluklok ng aking hari sa 
Sion, na aking banal na bundok.” (Aw 2:6) Lalo pang 
naging banal kay Jehova ang Bundok Sion nang ili- 
pat doon ni David ang sagradong Kaban. (2Sa 6:17) 
Nang maglaon, napabilang sa katawagang “Sion” 
ang lugar na kinaroroonan ng templo sa Bundok Mo- 
ria (kung saan inilipat ang Kaban noong panahon ng 
paghahari ni Solomon) at sa katunayan, ang termi- 
nong ito ay ikinapit sa buong lunsod ng Jerusalem. 
(Ihambing ang Isa 1:8, 8:18, tingnan ang BUNDOK NG 
KAPISANAN.) Yamang ang Kaban ay iniugnay sa pre- 
sensiya ni Jehova (Exo 25:22, Lev 16:2) at dahil ang 
Sion ay isang sagisag ng makalangit na mga katu- 
nayan, tinukoy ang Sion bilang dakong tinatahanan 
ng Diyos (Aw 9:11: 74:2: 76:2; 78:68, 132:13, 14, 
135:21) at pinanggagalingan ng tulong, pagpapala, 
at kaligtasan.--Aw 14:7; 20:2, 50:2, 53:6, 134:3. 

Pinahintulutan ni Jehova ang mga Babilonyo na 
wasakin ang Sion, o Jerusalem, dahil sa di-katapatan 
nito sa kaniya. (Pan 2:1, 4, 6, 8, 10, 13) Nang magla- 
on, bilang katuparan ng hula, isang nalabi ng kani- 
yang nagsisising bayan ang isinauli ni Jehova sa 
Sion, o Jerusalem. (Isa 35:10, 51:3, 52:1-8, Jer 50:4, 
5, 28, 51:10, 24, 35) Kaya naman umiiral pa ito nang 
si Jesu-Kristo ay sumakay sa bisiro ng isang asno 
papasok sa Jerusalem upang iharap sa Sion ang ka- 
niyang sarili bilang hari, sa gayo'y tinupad ang hula 
ni Zacarias. (Zac 9:9; Mat 21:5: Ju 12:15) Isang nala- 
bi lamang ang tumugon nang positibo, samanta- 
lang tinanggihan ng relihiyosong mga lider si Jesus 


Tingnan ang DAMIT. 


Tingnan ang 


SIPAI 


bilang kanilang hari at hinangad nila ang kaniyang 
kamatayan. Nagbadya ito ng kapahamakan para sa 
makalupang Jerusalem, o Sion, at ng pagtatakwil 
dito ng Diyos.---Mat 21:33-46. 

Yamang sa makalupang Jerusalem itinakwil si Je- 
sus, hindi maaaring doon inilagay ni Jehova ang 
kaniyang Anak bilang “isang subok na bato, ang 
mahalagang panulukan ng isang matibay na punda- 
syon.” (Isa 28:16, Ro 9:32, 33, 1Pe 2:6) Sa halip, tiyak 
na ito ay sa Sion na binanggit sa mga Kristiya- 
nong Hebreo: “Kundi nilapitan ninyo ang isang Bun- 
dok Sion at isang lunsod ng Diyos na buhay, maka- 
langit na Jerusalem, at laksa-laksang mga anghel, sa 
pangkalahatang kapulungan, at ang kongregasyon 
ng panganay na nakatala sa langit, at ang Diyos na 
Hukom ng lahat, at ang mga espirituwal na buhay 
ng mga matuwid na pinasakdal na, at si Jesus na ta- 
gapamagitan ng isang bagong tipan.” (Heb 12:22- 
24) Maliwanag na dito sa makalangit na Bundok Sion 
nakatayo ang Korderong si Kristo Jesus, kasama ang 
144,000 na binili mula sa lupa.--Apo 14:1-3, ting- 
nan ang BAGONG JERUSALEM, JERUSALEM. 

2. [Kagalingan]. Ibang pangalan, marahil ay mas 
matandang pangalan, ng Bundok Hermon. (Deu 
4:48) Tulad ng Amoritang pangalang Senir, maaa- 
ring ang Sion na ito (hindi ang Sion Blg. 1), ay tumu- 
tukoy noon sa isang partikular na bahagi ng Bun- 
dok Hermon.---Ihambing ang Deu 3:9, 1Cr 5:23, Sol 
4:8, tingnan ang HERMON. 


SIPAI. Katumbas na pangalan ni Sap, isang la- 
laki na kabilang doon sa mga ipinanganak sa mga 
Repaim. Pinabagsak siya ni Sibecai.--- 1Cr 20:4, 2Sa 
21:18. 


SIPI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “managana']. Isang Simeonita na ang anak ay 
isa sa mga pinuno ng tribo na nagpalawak ng kani- 
lang mga pastulan noong panahon ng paghahari ni 
Hezekias.---1Cr 4:24, 37-41. 


SIPMITA [posible, Ng (Mula sa) Sepam]. Ang 
katawagan kay Zabdi, ang tagapamahala ni David sa 
imbakan ng alak. (1Cr 27:27) Maaaring ipinahihiwa- 
tig nito na si Zabdi ay nagmula sa Sipmot (1Sa 
30:28) o sa Sepam.--Bil 34:10, 11. 


SIPMOT. Isang Judeanong lunsod na pinadal- 
han ni David ng “isang pagpapalang kaloob” mula sa 
mga samsam ng kaniyang tagumpay laban sa mga 
Amalekita. Habang isang takas, si David at ang ka- 
niyang mga tauhan ay malayang nakaparoroo't pa- 
rito sa lunsod na ito. (1Sa 30:26-31) Hindi alam 
sa ngayon kung saan ang lokasyon nito.---Ihambing 
ang 1Cr 27:27: tingnan ang SIPMITA. 


SIPRA |[Kaayaaya: Pinakinis: Elegante]. Ang Grie- 
gong Septuagint ay kababasahan ng Sepora kapuwa 


1168 


sa Exodo 1:15 at 2:21, ngunit ang tekstong Masoreti- 
ko ay kababasahan ng Sipra (1:15) at Zipora (2:21). 
Ang anyong Aramaiko ng pangalan ay Sapira. 

Si Sipra ay isang komadronang Hebreo. Siya, ga- 
yundin ang kasamahan niyang si Pua, ay pinag- 
utusan ni Paraon na patayin ang lahat ng Hebreong 
sanggol na lalaki pagkasilang ng mga ito. Palibha- 
sa'y isang babaing may takot sa Diyos at may pag- 
galang sa kabanalan ng buhay ng tao (Gen 9:6), pi- 
nanatili niyang buhay ang mga sanggol na lalaki at 
pinagpala siya ni Jehova na magkaroon ng sariling 
pamilya.---Exo 1:15-21, tingnan ang KOMADRONA. 


SIPRES [sa Heb., te ashshur']. Isang punungka- 
hoy na evergreen at kabilang sa pamilya ng mga 
namumunga ng cone. Ang sipres, kasama ng iba 
pang mga punungkahoy, ay bahagi ng “kaluwalhati- 
an ng Lebanon,” at ipinahihiwatig ng pananalitang 
ito kung saang lugar ito tumutubo at na isa itong 
punungkahoy na may kanais-nais na mga katangi- 
an o kahanga-hangang hitsura. Ang “box tree” na 
binabanggit sa King James Version ay malayong 
maging tumpak na salin yamang, ayon sa ilang is- 
kolar, ang box tree ay hindi tumutubo sa Palestina, 
at sa Sirya naman ay isa lamang itong maliit na pa- 
lumpong. (Unger's Bible Dictionary, 1965, p. 1134, 
The Interpreter's Dictionary of the Bible, inedit ni 
G. Buttrick, 1962, Tomo 2, p. 292) Itinuturing ng 
marami na malamang na sipres ang punungkahoy 
na tinutukoy ng salitang Hebreong ito sa Isaias 
41:19, 60:13.--Tingnan ang salin ni Moffatt, A Dic- 
tionary of Life in Bible Times, ni W. Corswant, Suf- 
folk, 1960, p. 55; The Interpreter's Dictionary of the 
Bible, Tomo 1, p. 459: Tomo 2, p. 292; Lexicon 
in Veteris Testamenti Libros, nina L. Koehler at 
W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 1017. 

Ang sipres (Cupressus sempervirens) ay may 
mga dahong matingkad na luntian at mga sangang 
tumutubo nang pataas na waring katulad ng sa 
Lombardy poplar. Ang katamtamang taas nito ay 
9 hanggang 15 m (30 hanggang 50 piye) ngunit 
kung minsan ay umaabot ito sa taas na 24 na m 
(80 piye). Karaniwan itong itinatanim sa buong Pa- 
lestina, ilang ispesimen ang natagpuang tumutubo 
nang ligaw sa Gilead, Edom, at sa mga dalisdis ng 
Bundok Lebanon. Ang kahoy nito ay may matingkad 
at mamula-mulang kulay, mabango, at napakatibay. 
Posibleng ginamit ito ng mga taga-Fenicia, mga Cre- 
tense, at mga Griego sa paggawa ng mga barko (Eze 
27:6), at iminumungkahi ng ilan na ang “madagtang 
punungkahoy” na pinagkunan ni Noe ng kahoy para 
sa arka ay ang punong sipres.---Gen 6:14: tingnan 
ang MADAGTANG PUNUNGKAHOY. 

Sa Isaias 41:19, ipinangangako ni Jehova na pang- 
yayarihin niyang mabuhay rin sa mga lugar na di- 


1169 


syerto ang mga punungkahoy na karaniwan nang 
tumutubo sa matatabang lupain, at sa isang hula 
may kinalaman sa panghinaharap na pagkakataas 
at kasaganaan ng Sion, patiunang sinasabi na ang 
sipres, kasama ng fresno at enebro, ay gagami- 
tin upang pagandahin ang dako ng santuwaryo ng 
Diyos.--Isa 60:13. 

Sa Ezekiel 27:6, ang pananalitang “sa tablang si- 
pres” ay kasuwato ng mga Targum. Gayunman, ang 
katumbas nito sa Hebreo ay bath-'ashurim' at na- 
ngangahulugang “ang anak na babae ng mga Ashu- 
rita.” Inaakala ng maraming iskolar na ang dala- 
wang salitang Hebreong ito ay dapat basahin bilang 
isang salita, bith-ashshurim, nangangahulugang 
“sa tablang sipres.” 


SIPTAN [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “humatol”]. Ama ni Kemuel, ang pinuno 
na kumakatawan sa Efraim noong hati-hatiin ang 
Lupang Pangako sa mga tribo ng Israel.---Bil 34:17, 
18, 24. 


SIRA, IMBAKANG-TUBIG NG. Nasa im- 
bakang-tubig ng Sira si Abner nang pabalikin siya 
ng mga mensahero ni Joab sa Hebron, kung saan 
siya pinatay nang dakong huli. (2Sa 3:26, 27) Maaa- 
ring ang katumbas ng Sira ay ang “Ain Sarah, isang 
bukal o balon na mga 2.5 km (1.5 mi) sa HK ng He- 
bron. Sinabi ni Josephus na ang Sira, na tinatawag 
niyang Besera, ay 20 estadyo (mga 4 na km, 2.5 mi) 
mula sa Hebron.--Jewish Antiquities, VII, 34 (i, 5). 


SIRACUSA. Isang lunsod na may mainam na 
daungan, nasa TS baybayin ng pulo ng Sicilia, 
sa ngayon ay tinatawag na Siracusa (sa Italyano). 
Ayon kay Thucydides, isang kolonyang Griego ang 
itinatag sa Siracusa noong ikawalong siglo B.C.E. 

Ang apostol na si Pablo ay namalagi sa Siracusa 
nang tatlong araw sa pagtatapos ng kaniyang pagla- 
lakbay patungong Roma, noong mga 59 C.E. Maaa- 
ring kinailangan ang pagtigil doon dahil ang barko 
ay kinailangang maghintay ng angkop na hangin 
para sa paglalayag. (Gaw 28:12) Mula sa Siracusa, 
ang barkong sinasakyan ni Pablo ay “lumigid” at du- 
mating sa Regio, sa timugang dulo ng Italya. Hindi 
alam kung ano ang eksaktong kahulugan ng pana- 
nalitang ito. Posibleng naglayag ang sasakyang- 
dagat sa isang tila pakurbang ruta, malayo sa bay- 
bayin, upang magkaroon ito ng sapat na hangin na 
hihihip sa mga layag nito. O kaya, marahil ito 
ay “tumahak sa isang sirkito--namaybay--” upang 
makarating sa Regio.---Gaw 28:13, AB. 


SIRION. Matandang pangalang Sidonio para sa 
Bundok Hermon, na tinawag namang Senir ng mga 
Amorita. (Deu 3:9) Ang pangalang Sirion ay lumili- 
taw sa mga tekstong Ugaritiko na natagpuan sa Ras 


SIRTE 


Shamra sa baybayin ng hilagang Sirya, anupat pi- 
natutunayan nito ang pagiging tumpak ng Bibliya. 
Tulad ng Senir, marahil ang Sirion ay tumutukoy 
rin sa isang partikular na bahagi ng Bundok Her- 
mon. (Ihambing ang 1Cr 5:23.) Sa Awit 29:6 ang Si- 
rion at Lebanon ay magkasamang binanggit. Dahil 
dito, iminumungkahi na marahil ang Sirion ay tu- 
mutukoy sa Kabundukan ng Anti-Lebanon.---Ting- 
nan ang HERMON. 


SIROFENISA. Ang katawagan sa Marcos 7:26 
na ikinapit sa isang babaing di-Israelita mula sa 
mga pook ng Tiro at Sidon. Ang pananalitang “Siro- 
fenisa” ay kombinasyon ng “Siryano” at “taga-Feni- 
cia,” malamang na dahil ang Fenicia ay bahagi noon 
ng Romanong probinsiya ng Sirya. Ang babaing Si- 
rofenisa ay tinatawag ding Kha-nanai'a (sa literal, 
Canaanita, isinaling “taga-Fenicia” sa NW), sapag- 
kat ang mga unang nanirahan sa Fenicia ay nag- 
mula kay Canaan, at nang maglaon, ang “Cana- 
an” ay pangunahin nang tumukoy sa Fenicia. (Mat 
15:22, tlb sa Rbi8) Malamang na ang pagtawag sa 
kaniya na “Griega” ay nangangahulugang siya'y la- 
hing Griego.---Mar 7:26. 

Di-nagtagal pagkatapos ng Paskuwa ng 32 C.E., 
ang babaing Sirofenisa na ito ay lumapit kay Jesu- 
Kristo, anupat paulit-ulit na humihiling na palaya- 
sin niya ang isang demonyo mula sa kaniyang anak 
na babae. Noong una ay tumanggi si Jesus, na sina- 
sabi: “Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga 
anak at ihagis ito sa maliliit na aso.” Sa mga Judio, 
ang mga aso ay maruruming hayop. Ngunit, sa pag- 
hahambing sa mga di-Judio sa “maliliit na aso,” na 
maaaring inaalagaan sa loob ng tahanan, at hindi sa 
mga asong ligaw na nasa lansangan, pinalambot ni 
Jesus ang paghahambing. Gayunpaman, lumilitaw 
na ang sinabi ni Jesus ay nagsilbing pagsubok sa 
babae. Mapagpakumbaba niyang kinilala: “Oo, Pa- 
nginoon, ngunit tunay ngang ang maliliit na aso ay 
kumakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa 
mesa ng kanilang mga panginoon.” Ang kaniyang 
mga salita ay nagpabanaag ng malaking pananam- 
palataya, anupat dahil dito, pinagaling ang kani- 
yang anak na babae.--Mat 15:21-28, Mar 7:24-30. 


SIRTE [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “kaladkarin”]. Ang pangalang Griego ng da- 
lawang gulpo na saklaw ng malaking papaloob na 
bahagi sa baybayin ng hilagang Aprika. Ang kanlu- 
raning gulpo (sa pagitan ng Tunis at ng Tripoli) ay 
tinawag na Sirte Minor (sa ngayon ay Gulpo ng 
Gabes). Bahagya lamang sa dakong S ay naroon ang 
Sirte Mayor, ang makabagong Gulpo ng Sidra. Takot 
ang mga sinaunang magdaragat sa dalawang gul- 
pong ito dahil sa kanilang mapanganib na mga ba- 
hura ng buhangin, na palaging pabagu-bago ng 


SIRYA 


kinaroroonan dahil sa pagtaas at pagkati ng tubig. 
May kinalaman sa mga sasakyang-dagat na napa- 
sadsad sa mga buhanginang ito, si Strabo, isang 
heograpo noong unang siglo C.E., ay nag-ulat, “Bihi- 
rang mangyari na ang isang barko ay makaalis dito 
nang ligtas."— Geography, 17, m, 20. 

Nang dinadala sa Roma ang apostol na si Pablo bi- 
lang isang bilanggo, ang barkong sinasakyan niya 
ay pinanaigan ng isang unos na pahilagang-sila- 
ngan sa T ng Creta. Dahil dito, natakot ang mga tri- 
pulante nito na baka sumadsad ang barko sa “Sirte,” 
maliwanag na ang mga kumunoy o mga bahura ng 
buhangin ng Gulpo ng Sidra.---Gaw 27:14-17. 


SIRYA. Ang rehiyon na ang kahangga sa S ay 
Mesopotamia, sa K ay ang Kabundukan ng Lebanon, 
sa H ay ang Kabundukan ng Taurus, sa Tay ang Pa- 
lestina at Disyerto ng Arabia. Ang rehiyong ito ay 
tinatawag na Aram sa Hebreong Kasulatan. Tinan- 
tiya lamang ang mga hangganang ito, yamang ang 
impluwensiya at pamumuno ng Sirya sa loob ng lu- 
gar na ito ay madalas na pabagu-bago at di-mata- 
tag. 

Noong Panahon ng mga Patriyarka. Hinggil 
sa panahon ng mga patriyarka, ang tanging mga 
ulat ng Bibliya na taglay natin tungkol sa mga Sirya- 
no ay may kaugnayan sa mga pangyayari sa palibot 
ng Haran may kinalaman sa buhay ng pamilya ni 
Rebeka, anupat ang kaniyang amang si Betuel at ka- 
patid na si Laban ay kapuwa inilalarawan bilang 
mga Siryano, o sa literal, mga Arameano. (Gen 
25:20, 28:5, 31:20, 24) Si Jacob ay inilarawan bilang 
“isang pumapanaw na Siryano” sapagkat nanirahan 
siya nang 20 taon sa lugar na nasa palibot ng Haran. 
Doon ay napangasawa niya ang dalawang anak ni 
Laban at nagkaanak siya ng mga lalaki at mga ba- 
bae: nakaranas din siya ng kapighatian habang nag- 
lilingkod kay Laban. Karagdagan pa, ang ina ni Ja- 
cob ay isang Siryana.---Deu 26:5; Gen 31:40-42: Os 
12:12. 

Kapanahunan ng mga Hukom. Noong kapa- 
nahunan ng mga Hukom nang humiwalay ang mga 
Israelita mula sa pagsamba kay Jehova, sinupil sila 
ng Siryanong hari na si Cusan-risataim sa loob ng 
walong taon. (Huk 3:7-10) Noong isang pagkakataon 
naman, lubhang lumakas ang impluwensiya ng Sir- 
ya anupat napasamba nito ang Israel sa kaniyang 
mga diyos pati na sa iba pang mga bathalang paga- 
no.--Huk 10:6. 

Kapanahunan ng mga Hari ng Israel at ng 
Juda. Mula sa pagsilang ng monarkiya ng Israel at 
pagkaraan nito, ang Sirya ay naging aktibo sa mili- 
tar na pananalakay, at sa buong kasaysayan ng hi- 
lagang kaharian, umiral ang pagkakapootan sa pagi- 
tan ng dalawang ito. Ang unang hari ng Israel, 
si Saul, ay nakipagdigma sa mga Siryanong hari ng 


1170 


Zoba. (1Sa 14:47) Si David, nang maging hari, ay 
nagdulot ng malaking kapinsalaan sa hukbo ng Sir- 
yanong si Haring Hadadezer. Kasabay nito, mara- 
ming ginto, pilak, at tanso ang kinuha at pinabanal 
para kay Jehova. Naglagay rin si David ng mga ga- 
rison sa Damasco at pinilit niya ang mga Siryano na 
magbayad ng tributo. (2Sa 8:3-12: 1Cr 18:3-8) Nang 
maglaon, mahigit sa 30,000 Siryanong mersenaryo 
na inupahan ng mga Ammonita ang tumakas sa ha- 
rap ng mga Israelita sa halip na lumaban. Ngunit 
pagkatapos na maglabas ng karagdagang mga Sir- 
yano, sinundan ito ng pakikipagbaka sa Israel at du- 
manas ang mga Siryano ng malubhang kapinsalaan, 
anupat naging dahilan upang humiling sila ng kapa- 
yapaan.---2Sa 10:6-19: 1Cr 19:6-19. 

Pagkatapos nito, isang Siryanong rebelde na nag- 
ngangalang Rezon, na tumakas mula kay Hadade- 
zer, ang gumawang hari sa kaniyang sarili sa Da- 
masco at naging kalaban ng Israel sa lahat ng mga 
araw ni Solomon. (1Ha 11:23-25) Dahil sa mga pang- 
yayaring ito, ang Damasco ay naging pinakapromi- 
nenteng Siryanong lunsod at matagal na kinilala bi- 
lang “ang ulo ng Sirya,” na pinagtuunan ng mga 
kapahayagan ni Jehova laban sa bansang iyon.---Isa 
7:8: 17:1-3, Am 1:5. 

Pagkatapos na mahati ang kaharian ng Is- 
rael. Ang kasaysayan ng mga Siryano sa Bibliya 
pagkatapos na mamatay si Solomon at mahati ang 
kaniyang kaharian ay naglalahad, sa kalakhang ba- 
hagi, ng kanilang mga tagumpay at mga kabiguan 
sa pakikipag-ugnayan nila sa mga Israelita kapuwa 
mula sa hilaga at sa timugang kaharian. May parti- 
kular na mga pangyayaring binabanggit na naga- 
nap noong panahon ng mga paghahari nina Asa 
(1Ha 15:18-20, 2Cr 16:2-4, 7), Ahab (1Ha 20:1-34, 
22:3, 4, 29-35; 2Cr 18:10, 28-34), Jehoram ng Israel 
(2Ha 6:24-7:16; 8:28, 29: 9:14b, 15: 2Cr 22:5, 6), Je- 
hoas ng Juda (2Ha 12:17, 18, 2Cr 24:23, 24), Jehoa- 
haz (2Ha 13:3-7, 22), Jehoas ng Israel (2Ha 13:14-19, 
24, 25), Jotam (2Ha 15:37, 38), Ahaz (2Ha 16:5-9, 
2Cr 28:5, Isa 7:1-8, 9:12), at Jehoiakim (2Ha 24:2). 
Lubhang di-pangkaraniwan, anupat karapat-dapat 
sa pantanging pagbanggit, nang magkaroon ng 'tat- 
long taon na walang digmaan sa pagitan ng Sirya at 
ng Israel.. —1Ha 22:1. 

Ang propeta ni Jehova na si Eliseo ay nagkaroon 
ng ilang pakikipag-ugnayan sa mga Siryano, halim- 
bawa, pinagaling niya ang ketong ng Siryanong pi- 
nuno ng hukbo na si Naaman (2Ha 5:1-20), at ibi- 
nunyag niya kay Hazael na ito ang magiging hari ng 
Sirya kahalili ng panginoon nito na si Ben-hadad II. 
(2Ha 8:7-15) Noong isang pagkakataon naman, nang 
palibutan ng isang hukbo ng mga Siryano ang Do- 
tan upang kuning bihag si Eliseo, hiniling muna ng 
propeta sa Diyos na pasapitan ang mga ito ng isang 


1171 


uri ng pagkabulag, at pagkatapos ay dinala niya ang 
mga ito sa Samaria, kung saan nanauli ang kanilang 
paningin, pagkatapos ay iniutos niyang pakainin 
ang mga ito at pauwiin. (2Ha 6:8-23) Para sa higit 
pang detalye tungkol sa mga karanasang ito ng mga 
Siryano sa propeta, tingnan ang artikulong ELISEO. 

Ang mga Siryano ay mga Semita, anupat may 
malapit na kaugnayan at pakikipagsamahan sa mga 
Israelita. Ngunit noong ikawalong siglo B.C.E., mag- 
kaibang-magkaiba na ang kanilang mga wika anu- 
pat hindi na nakauunawa ng Aramaiko ang karani- 
wang Judio. (2Ha 18:26-28, Isa 36:11, 12, tingnan 
ang ARAMAIKO [Ang Wika].) Gayundin may kaugna- 
yan sa relihiyon, may malalaking pagkakaiba sa pa- 
gitan ng politeistikong mga Siryano at ng mga Ju- 
dio. Saka lamang nakapasok sa lupain ng Israel 
ang pagsamba sa mga diyos ng Sirya noong nag- 
apostata na ang Israel.--Huk 10:6, 2Ha 16:10-16, 
2Cr 28:22, 23. 

Noong Unang Siglo C.E. Ang Sirya noong pa- 
nahong apostoliko ay tumutukoy sa Romanong pro- 
binsiya na idinagdag ni Pompey sa imperyo noong 
64 B.C.E. Saklaw ng probinsiyang ito ang malaking 
bahagi ng dating teritoryo ng Sirya. Pinangasiwaan 
din ng gobernador ng Sirya ang buong Palestina. 
Noong panahon ng kapanganakan ni Jesus, ang Sir- 
ya ay pinamamahalaan ni Gobernador Quirinio, ang 
emisaryo ni Emperador Augusto, na ang tirahan ay 
nasa kabisera ng probinsiya at ikatlong pinakamala- 
king lunsod ng Imperyo ng Roma, ang Antioquia, na 
nasa Ilog Orontes. (Luc 2:1, 2) Nilimitahan ni Je- 
sus ang kaniyang ministeryo sa mismong Palestina, 
ngunit ang mga ulat tungkol sa kaniyang kamang- 
ha-manghang mga himala ay nakarating “sa buong 
Sirya.”--Mat 4:24. 

Nang mangalat ang mga Kristiyano sa Jerusalem 
dahil sa pag-uusig kasunod ng pagbato kay Esteban, 
dinala ng ilan sa kanila ang mabuting balita sa ka- 
bisera ng Sirya, ang Antioquia. Una, narinig ng mga 
Judio roon ang mensahe, at nang maglaon ay nari- 
nig naman niyaong mga mula sa ibang mga liping 
pambansa. Sina Bernabe at Pablo ay kapuwa nakatu- 
long sa pagpapatibay sa kongregasyon ng Antioquia. 
Sa Siryanong lunsod na ito unang “tinawag na mga 
Kristiyano ang mga alagad sa pamamagitan ng pat- 
nubay mula sa Diyos.”--Gaw 11:19-26: Gal 1:21. 

Noong mga taong 46 C.E., nang magkaroon ng 
isang malaking taggutom noong panahon ng pagha- 
hari ni Emperador Claudio, ang mga Kristiyano sa 
Antioquia at sa palibot nito ay nagpadala ng tulong 
bilang paglilingkod sa pamamagitan nina Bernabe at 
Pablo sa kanilang mga kapatid sa Jerusalem. (Gaw 
11:27-30) Ang liham may kinalaman sa pagtutuli na 
ipinadala ng mga apostol at matatandang lalaki sa 
Jerusalem ay partikular na para sa mga kongrega- 
syon sa Antioquia, Sirya, at Cilicia (isang karatig 


SISERA 


na rehiyon). (Gaw 15:23) Noong mga taon nang ma- 
lawakang naglalakbay si Pablo bilang isang misyo- 
nero, ginamit niya ang Antioquia ng Sirya bilang ka- 
niyang pinakatahanan.--Gaw 15:40, 41, 18:18, 20:3: 
21:3; Gal 2:11. 


SISA. Ama ng mga kalihim ni Solomon na sina 
Elihorep at Ahias.--1Ha 4:3, tingnan ang SERAIAS 
Blg. 2. 


SISAK. Isang Ehipsiyong hari na kilala bilang 
Sheshonk (I) mula sa mga rekord ng Ehipto. Si Sisak 
na itinuturing na tagapagtatag ng “Libyanong di- 
nastiya,” ay karaniwang kinikilalang namahala sa 
loob ng mga 21 taon. Ang anak niyang si Osorkon I 
ang humalili sa kaniya sa trono. 

Nang tumanan si Jeroboam patungong Ehipto 
upang takasan ang poot ni Haring Solomon, si Sisak 
ang namamahala roon. (1Ha 11:40) Pagkaraan ng 
ilang taon, noong ikalimang taon ng kahalili ni Solo- 
mon na si Rehoboam (993 B.C.E.), sinalakay ni Sisak 
ang Juda kasama ang isang malakas na hukbo ng 
mga karo at mga mangangabayo. Bumihag siya ng 
mga nakukutaang lunsod sa Juda at pagkatapos ay 
pumaroon sa Jerusalem. Ngunit hindi siya pinahin- 
tulutan ni Jehova na wasakin ang Jerusalem, sapag- 
kat si Rehoboam at ang mga prinsipe ng Juda ay 
nagpakumbaba nang matanggap nila ang mensahe 
mula sa propetang si Semaias. Gayunman, kinuhang 
lahat ni Sisak ang mga kayamanan ng lunsod.---2Cr 
12:1-12. 

May arkeolohikal na katibayan hinggil sa pagsala- 
kay ni Sisak sa lugar ng Palestina. Isang piraso ng 
stela na nasumpungan sa Megido ang bumabanggit 
kay Sheshonk (Sisak), anupat posibleng nagpapahi- 
watig na ang stela ay itinayo roon upang magpagu- 
nita ng kaniyang tagumpay. (Ancient Near Eastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 263, 264) Ga- 
yundin, nakatala sa isang relyebe sa isang pader ng 
templo sa Karnak (ang H bahagi ng sinaunang Ehip- 
siyong lunsod ng Thebes) ang maraming lunsod 
o mga nayon na nilupig ni Sisak. (LARAWAN, Tomo 1, 
p. 952: Supplements to Vetus Testamentum, Leiden, 
1957, Tomo IV, p. 59, 60) Maraming lugar na maaa- 
ring iugnay sa mga dako sa Bibliya ang nasa teri- 
toryo ng sampung-tribong kaharian. Ipinahihiwatig 
nito na ang layunin ng kampanya ni Sisak ay hin- 
di upang tulungan ang sampung-tribong kaharian, 
kundi upang makontrol ang mahahalagang ruta ng 
kalakalan at sa gayon ay mapalawak ang kapangya- 
rihan at impluwensiya ng Ehipto. 


SISERA. 


1. Pinuno ng hukbo sa ilalim ng Canaanitang si 
Haring Jabin. Si Sisera, na naninirahan sa Haroset sa 
halip na sa Hazor na lunsod ni Jabin, ay mas promi- 
nente sa ulat kaysa kay Haring Jabin. Ilang panahon 


SISIDLAN 


pagkatapos na ibagsak ni Hukom Ehud ang panunu- 
pil ng mga Moabita, siniil nina Sisera at Jabin ang Is- 
rael sa loob ng 20 taon.---Huk 4:1-3, 1Sa 12:9. 

Nang marinig ni Sisera na tinipon nina Debora at 
Barak ang mga Israelita upang makipaglaban sa ka- 
niya, pinisan niya ang kaniyang mga hukbo, kasama 
ang kaniyang 900 karong may mga lingkaw na ba- 
kal, at sinalubong ang Israel sa agusang libis ng Ki- 
son. Ngunit nakipaglaban si Jehova kay Sisera at ni- 
lito ang buong hukbo nito, na naging dahilan ng 
lubusang pagkatalo ng mga ito.---Huk 4:7, 12-16, 23, 
5:20, 21, Aw 83:9. 

Ang kaniyang mga karo ay nabalaho (ihambing 
ang Huk 5:21), at patakbong tumakas si Sisera, anu- 
pat nakarating sa tolda ni Jael, ang asawa ni Heber 
na Kenita, na may pakikipagpayapaan kay Jabin. 
Inanyayahan siya ni Jael na pumasok. Palibhasa'y 
hapung-hapo mula sa pakikipagbaka at sa pagtakas, 
ang nanlulupaypay na si Sisera, na umaasang ligtas 
siya sa tolda ni Jael, ay nagpasiyang magpahinga. 
Binigyan ni Jael si Sisera ng gatas na maiinom, at 
hiniling niya rito na magbantay. Nang makatulog 
siya nang mahimbing, dahan-dahan siyang nilapi- 
tan ni Jael at itinarak sa kaniyang pilipisan ang 
isang tulos ng tolda na pinatagos nito hanggang sa 
lupa. Nang dumating si Barak, ipinakita ni Jael sa 
kaniya ang patay na kaaway. (Huk 4:9, 17-22, 5:25- 
27) Ang ina ni Sisera at ang sambahayan nito, na 
umaasang babalik siya na may dalang maraming 
samsam, ay nabigo sa kanilang paghihintay.---Huk 
5:28-30. 

2. Ninuno ng isang pamilya ng mga Netineo na 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 43, 53; Ne 7:55) Kabilang sa 
mga Netineo ang mga bihag sa digmaan, at baga- 
man ang ilan ay maaaring kinuha noong panahong 
matalo si Sisera (Blg. 1) at baka naging mga lingkod 
sa templo, walang saligan upang ipalagay na ang 
mga Netineo na bumalik mula sa Babilonya ay mga 
inapo ng Sisera na nabuhay noong panahon ni Ba- 
rak. 


SISIDLAN. Hungkag na mga lalagyang gina- 
gamit para sa mga likido o tuyong mga bagay (1Ha 
17:10, Es 1:7; Jer 40:10), ang ilan sa mga ito ay may 
takip. (Bil 19:15) Marami sa mga sisidlan ang yari sa 
luwad, kahoy, metal, o bato. (Lev 6:28: 15:12: Bil 
7:85, 1Ha 10:21, Mat 26:7) Kabilang sa pangkarani- 
wang mga lalagyan ang mga banga at mga sisidlan 
na “hugis-mangkok” (Isa 22:24), mga supot o mga 
sako (Gen 42:25: Hag 1:6), mga basket (Mar 8:19, 20, 
2Co 11:33), mga balat na sisidlan (Huk 4:19, Luc 5: 
37, 38), at mga timba.--Bil 24:7, Ju 4:11, tingnan 
ang KAGAMITAN, SISIDLANG BALAT. 

Mayroon ding mga sisidlan na makikipot ang leeg 
at may mga tapon. Ang mga Ehipsiyo ay gumamit 


1172 


ng napapalamutiang mga plorera na nagsilbing mga 
sisidlan, at ang mga iyo'y gawa sa alabastro, buto ng 
hayop, bronse, kristal, ginto, garing, porselana, pi- 
lak, o bato. Ang kristal na mga sisidlan o mga bote 
ay ginamit sa sinaunang Asirya. 

Mga Banga at Prasko. Ang banga ay karani- 
wan nang isang malalim at hugis-silinder na sisid- 
lan na may isa, dalawa, o kung minsa'y apat na ha- 
wakan. Kadalasan nang yari sa luwad ang mga ito 
(Isa 30:14, Pan 4:2), bagaman may ilan na yari sa 
bato. (Ju 2:6) Noong mga araw ng mga kaharian ng 
Juda at ng Israel, ang isang pangkaraniwang mala- 
king banga ay maaaring mga 65 sentimetro (25 pul- 
gada) ang taas at mga 40 sentimetro (16 na pulga- 
da) ang diyametro. Ang ilang banga ay may bibig. 
(2Ha 4:2) Maaaring ang mga banga ay inilalagay sa 
isang patungan (Lev 11:35) at ginagamit bilang la- 
lagyan ng mga likidong gaya ng tubig o langis (1Ha 
18:33, 2Ha 4:2), samantalang ang malalaking ba- 
nga ay kadalasang pinaglalagyan ng alak. (1Sa 10:3, 
25:18, 2Sa 16:1, Jer 13:12) Iniimbak din sa mga ba- 
nga ang tuyong mga bagay gaya ng harina. (1Ha 
17:12) Kung minsan, ang mga dokumento, kasama 
na rito ang mga kasulatan ng pagkakabili, ay inila- 
lagay sa mga banga o mga sisidlang luwad upang 
maingatan. (Jer 32:13-15) Kaya naman maraming 
sinaunang manuskrito ang naingatan sa loob ng 
mga banga sa kapaligiran ng Qumran malapit sa 
Dagat na Patay, at kabilang sa mga manuskritong 
ito ang kilalang Dead Sea Scroll of Isaiah. 

Ang mga banga ng tubig (1Sa 26:11, 12, 16, 1Ha 
19:6) at mga prasko (1Sa 10:1, 1Ha 14:3, 2Ha 9:3, Jer 
19:1, 10) ay karaniwang yari sa luwad. 

Mga Mangkok, Pinggan, at Bandehado. Ang 
mga mangkok ay ginamit bilang lalagyan ng mga li- 
kidong gaya ng alak (Am 6:6), gatas (Huk 5:25), at 
tubig (Huk 6:38). Ang mga ito ay yari sa luwad, 
bato, at metal. Ang ilang mangkok na pampiging ay 
seramik. Gaya ng ipinakikita ng mga tuklas ng mga 
arkeologo, noong mga araw ng mga kaharian ng 
Juda at ng Israel, ang mga mangkok na seramik ay 
karaniwan nang may taas na mga 20 sentimetro 
(8 pulgada), may diyametro na mga 40 sentimetro 
(16 na pulgada), at kung minsan ay may apat na ha- 
wakan. Kung ihahambing sa mga mangkok, mala- 
mang na ang mga pinggan at mga bandehado ay 
mababaw lamang.--Exo 25:29, 37:16, Bil 4:7, 7:84, 
85: Mat 14:8, 11; Mar 6:25, 28. 

Mga Kopa. Ang kopa ay isang maliit na sisid- 
lan na iniinuman ng mga likido at kadalasa'y yari sa 
luwad, bagaman may iba na yari sa metal. (Kaw 
23:31: Jer 35:5; Mar 9:41) May ilang kopa na hinubog 
nang eksakto ang lapat sa kamay. Kadalasan, ang 
mga ito ay mga mangkok na mababaw at walang 
hawakan. Ang mga kopang may hawakan ay maaa- 
ri ring magsilbing mga panalok. 


1173 


Makasagisag na Paggamit. Binanggit ng Ecle- 
siastes na sa kamatayan, “ang banga sa may bukal 
ay nababasag.” Lumilitaw na ang bangang ito ay 
ang puso, yamang kapag namatay ang isang tao, 
ang kaniyang puso ay hindi na tumatanggap at nag- 
papadaloy ng dugo sa buong katawan niya. Nawa- 
walan ito ng silbi gaya ng isang nabasag na banga 
na hindi na mapaglalagyan ng tubig. Bukod diyan, 
ang utak, na ipinahihiwatig ng makasagisag na “gi- 
nintuang mangkok” (maliwanag na ang bao ng ulo 
kasama ang utak), ay hindi na gumagana at nagsi- 
simula nang mabulok o “madurog.”--Ec 12:6, 7. 

Mga sisidlan. Madalas tukuyin ng Kasulatan 
ang mga tao bilang mga sisidlan. (Gaw 9:15) Ang 
mga Kristiyano ay marurupok na sisidlang luwad 
na pinagkatiwalaan ng isang maluwalhating kaya- 
manan, ang ministeryo. (2Co 4:7) Tinutukoy naman 
ang mga babae bilang ang “mas mahinang sisid- 
lan.” Kaya, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang 
sa pisikal at biyolohikal na mga limitasyon ng kani- 
kanilang asawang babae, gaya ng naging pakikitu- 
ngo ni Jehova sa mga babae sa Kautusang ibinigay 
sa Israel (Lev 18:19, 20:18), ang mga Kristiyanong 
asawang lalaki ay kumikilos “ayon sa kaalaman, 
na pinag-uukulan sila ng karangalang gaya ng sa 
isang mas mahinang sisidlan, yaong may katangi- 
ang pambabae.”---1Pe 3:7. 

Ang isang indibiduwal ay dapat na manatiling hi- 
walay sa mga sisidlang “walang dangal” (mga taong 
hindi gumagawi nang wasto) at dapat niyang itagu- 
yod ang isang landasin na kasuwato ng kalooban ni 
Jehova. Sa gayon, maaari siyang maging “isang si- 
sidlan para sa isang marangal na layunin, pinaba- 
nal, kapaki-pakinabang sa may-ari sa kaniya, nai- 
handa para sa bawat gawang mabuti.” (2Ti 2:20, 21) 
Dahil nagpipigil si Jehova sa pagpapasapit ng pagka- 
puksa sa “mga sisidlan ng poot,” samakatuwid nga 
ay sa mga taong balakyot, naililigtas naman yaong 
mga taong nakaayon sa katuwiran sapagkat nagka- 
karoon sila ng pagkakataong mahubog bilang “mga 
sisidlan ng awa.”---Ro 9:17-26. 

Kopa. Kadalasan, ang kopa ay sumasagisag sa 
paghihiganti ng Diyos o sa kaniyang galit. Mula sa 
kopang ito ay pinaiinom ang balakyot na mga indi- 
biduwal, mga lunsod, o maging ang mga bayan at 
mga bansa. (Aw 11:6, 75:8, Isa 51:17, 22, Jer 25:12- 
29: 51:41, Pan 4:21; Apo 14:9, 10, 16:19: 18:5-8) Ha- 
limbawa, ang sinaunang Babilonya ay naging isang 
makasagisag na ‘ginintuang kopa sa kamay ni Jeho- 
va, anupat mula roon ay napilitang uminom ng 
mapait na pagkatalo ang maraming bansa.---Jer 
51:7. 

Noong malapit nang wasakin ang Jerusalem, si- 
nabihan ang mga tumatahan doon na hindi sila bi- 
bigyan ng mga tao ng “kopa ng kaaliwan upang inu- 


SISIDLANG BALAT 


man dahil sa kaniyang ama at dahil sa kaniyang 
ina.” Posibleng ang tinutukoy dito ay ang kopa ng 
alak na ibinibigay sa isang tao na nagdadalamhati 
para sa kaniyang yumaong mga magulang.---Jer 
16:5-7: ihambing ang Kaw 31:6. 

Ang makasagisag na “kopa” na ibinuhos ni Jeho- 
va para kay Jesu-Kristo ay ang Kaniyang kalooban 
para kay Jesus. Lubhang ikinabahala ni Kristo ang 
kadustaang idudulot sa Diyos ng kaniyang kamata- 
yan bilang isa na pinaratangan ng pamumusong at 
sedisyon. Walang alinlangan na ito ang dahilan 
kung kaya idinalangin ni Jesus na kung posible ay 
palampasin sa kaniya ang “kopang” iyon. Gayun- 
paman, handa siyang magpasakop sa kalooban ni 
Jehova at inumin iyon. (Mat 26:39, 42: Ju 18:10, 11) 
Ang iniatas ni Jehova na bahagi, o “kopa,” kay Je- 
sus ay hindi lamang nangahulugan ng pagdurusa 
ni Jesus kundi pati ng kaniyang bautismo sa kama- 
tayan na sumapit sa kasukdulan nang buhayin 
siyang muli tungo sa imortal na buhay sa langit. 
(Luc 12:50, Ro 6:4, 5: Heb 5:7) Samakatuwid, ito rin 
“ang kopa ng dakilang kaligtasan" para kay Kristo. 
(Aw 116:13) Alinsunod sa kalooban ng Diyos, ibi- 
nabahagi rin ni Jesu-Kristo sa “munting kawan" na 
mga kasama niyang tagapagmana ng Kaharian 
ang “kopa” na ibinigay sa kaniya upang inuman. 
—Luc 12:32, Mar 10:35-40. 


SISIDLANG BALAT. Ang mga sisidlang ba- 
lat ay ginagamit upang paglagyan ng tubig, langis, 
gatas, alak, mantikilya, at keso. Upang makagawa 
noon ng sisidlang balat, isang hayop ang pinapa- 
tay, pinuputulan ng ulo at mga paa, at pagkatapos 
ay maingat na inaalis ang balat nang hindi binibi- 
yak ang tiyan ng hayop. Pagkatapos, ang balat ay 
kinukulti, at saka tinatahi ang lahat ng butas niya- 
on maliban sa isa. Kadalasan, ang leeg o ang isa sa 
mga binti niyaon ay hindi tinatahian, at ito ang 
nagsisilbing bibig ng sisidlan, na maaaring sarhan 
sa pamamagitan ng isang pamasak o isang panali. 
Ang mga balat ng tupa, kambing, at kung minsan 
ay baka, ang ginagawang mga sisidlang balat. Sa 
ilang kaso, ang mga balat na ginagamit upang 
paglagyan ng gatas, mantikilya, keso at tubig ay 
hindi na inaalisan ng balahibo. Gayunman, kaila- 
ngang kultihin nang husto ang mga sisidlang balat 
na gagamitin para sa langis at sa alak. Kahit nitong 
nakalipas na panahon, ganito rin ginagawa ang 
maraming sisidlang balat sa Gitnang Silangan. Ka- 
pag hindi kinulti ang pantubig na sisidlang balat, 
nagkakaroon ng di-kaayaayang lasa ang tubig na 
inilalagay rito. 

Nang paalisin ni Abraham si Hagar, pinabaunan 
niya ito ng isang “sisidlang balat [sa Heb., che- 
meth].” (Gen 21:14, 15, 19) Sinabi naman ng mga 


SISIDLAN NA NAGLALAMAN NG KASULATAN 


Gibeonita kay Josue: “Ito ang mga pang-alak na si- 
sidlang balat [sa Heb., no-dhohth'] na bago pa nang 
punuin namin, at, narito! napunit na.” (Jos 9:13) Ma- 
aaring mangyari ang bagay na ito sa kalaunan da- 
hil sa namumuong presyon ng gas na carbon diox- 
ide na dulot ng aktibong permentasyon ng alak. 
Sinabi ni Elihu: “Narito! Ang aking tiyan ay tulad ng 
alak na walang singawan, nais nitong sumambulat 
na gaya ng mga bagong sisidlang balat [sa Heb., 
'ovohth |.” (Job 32:19) Gayunman, karaniwan nang 
ang mga bagong sisidlang balat ay nakatatagal sa 
presyon na dulot ng aktibong permentasyon ng alak 
sa loob nito. Ngunit ang mga lumang sisidlang ba- 
lat ay tumitigas at lumulutong sa katagalan, at da- 
hil dito kung kaya malamang na pumutok ang mga 
ito. Kaya naman angkop ang sinabi ni Jesu-Kristo: 
“Ang mga tao ay hindi rin naman naglalagay ng ba- 
gong alak sa mga lumang sisidlang balat [sa Gr., 
a-skos'|: ngunit kapag ginawa nila, kung gayon ang 
mga sisidlang balat ay pumuputok at ang alak ay 
tumatapon at ang mga sisidlang balat ay nasisira. 
Kundi ang mga tao ay naglalagay ng bagong alak sa 
mga bagong sisidlang balat, at kapuwa naiingatan 
ang mga iyon.” (Mat 9:17: Mar 2:22, Luc 5:37, 38) 
Ang ilustrasyong ito ay bahagi ng sagot ni Jesus sa 
tanong kung bakit hindi nakikiayon ang kaniyang 
mga alagad sa lahat ng matatandang kaugalian at 
gawain ng mga Pariseo. Maliwanag, ipinahihiwatig 
noon ni Jesus na ang katotohanan ng Kristiyanismo 
ay puno ng puwersa at sigla para panatilihin sa ma- 
tandang sistema ng Judaismo, na walang lakas at 
napakahigpit at noo'y malapit nang lumipas.---Mat 
9:14-16. 

Noong si David ay isang takas na tinutugis ng ka- 
niyang mga kalaban, tinukoy niya ang sisidlang ba- 
lat sa makasagisag na paraan, na sinasabi: “Ilagay 
mo ang aking mga luha sa iyong sisidlang balat.” 
(Aw 56:8) Sa gayo'y hiniling ni David sa Diyos, na 
kaniyang pinagtitiwalaan, na ilagay ang kaniyang 
mga luha, wika nga, sa isang sisidlang balat upang 
maalaala Niya ang mga iyon. 

Noon, malamang na ang mga balat na puno ng 
alak ay isinasabit kung minsan sa mga dako kung 
saan mauusukan ang mga ito upang maipagsang- 
galang sa mga insekto o upang ang alak ay mada- 
ling magkaroon ng ninanais na kalidad. Samantala, 
kapag hindi ginagamit, ang mga sisidlang balat ay 
isinasabit sa isang silid na walang tsiminea at sa ga- 
yo'y nangingitim ang mga ito dahil sa usok mula sa 
apoy na pinagniningas doon. Di-magtatagal, lulu- 
tong at mangunguluntoy ang mga sisidlang balat 
na iyon. Marahil, ito ang nasa isip ng salmistang 
batbat ng mga pagsubok nang sabihin niya: “Sapag- 
kat ako ay naging tulad ng sisidlang balat sa usok.” 
--Aw 119:83, tingnan ang MAGPAPALAYOK. 


1174 


SISIDLAN NA NAGLALAMAN NG KA- 
SULATAN. Isang maliit na sisidlang nagla- 
laman ng apat na pagsipi sa Kautusan (Exo 13: 
1-10, 11-16, Deu 6:4-9, 11:13-21) at isinusuot ng 
mga lalaking Judio sa kanilang noo at kaliwang bra- 
so. Ganito ang sabi ng The Jewish Encyclopedia 
(1976, Tomo X, p. 21) tungkol sa kaugalian ng pag- 
susuot ng gayong mga sisidlan, o mga pilakterya: 
“Ang mga batas na may kaugnayan sa pagsusuot 
ng mga pilakterya ay ibinatay ng mga Rabbi sa apat 
na teksto ng Bibliya (Deu. vi. 8, xi. 18, Exo. xiii. 9, 
16). Bagaman inuunawa ng karamihan sa mga ko- 
mentarista ang mga tekstong ito sa literal na para- 
an,... naniniwala ang mga Rabbi na tanging ang 
pangkalahatang batas ang nakasaad sa Bibliya, anu- 
pat ang pagkakapit at pagpapalawak nito ay depen- 
de na lamang sa tradisyon at panghihinuha.” 

Hinatulan ni Kristo Jesus ang mga eskriba at mga 
Pariseo dahil “pinalalapad nila ang mga sisidlan na 
naglalaman ng kasulatan na isinusuot nila bilang 
pananggalang.” (Mat 23:5) Lumilitaw na pinalalapad 
nila ang mga sisidlang ito dahil nais nilang magbi- 
gay ng impresyon na sila'y napakasigasig at tapat 
sa Kautusan. Ipinakikita ng pananalita ni Jesus na 
itinuring ng mga relihiyosong lider ang mga si- 
sidlang ito bilang pananggalang, o anting-anting. 
Sa katunayan, ang salitang Griego na phy-la-kteri- 
on ay pangunahing nangangahulugang himpilan, 
kuta, o pananggalang.---Tingnan ang PANGHARAP NA 
PAMIGKIS. 


SISMAI. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan 
ni Jerameel at ni Sesan; anak ni Eleasa at ama ni Sa- 
lum. (1Cr 2:3-5, 25, 34, 40) Posibleng nabuhay si 
Sismai noong kapanahunan ng mga Hukom. 


SISNE [sa Heb., tin:shemeth, sa Ingles, swan]. 
Isang malaki at magandang ibong-tubig na may 
mahaba, payat at nakakurbang leeg. Ang ilang sis- 
ne ay maaaring tumimbang nang hanggang 18 kg 
(40 Ib) at ang sukat ng kanilang nakabukang mga 
pakpak mula sa dulo't dulo ay maaaring umabot 
nang mga 2.5 m (8 piye). 

Ang pangalang Hebreo (na tin:she meth), na lu- 
militaw sa talaan ng maruruming lumilipad na nila- 
lang (Lev 11:13, 18, Deu 14:12, 16), ay mula sa sali- 
tang-ugat na nangangahulugang 'humingal.” (Isa 
42:14) Maaaring inilalarawan nito ang sisne at ang 
malakas at sumasagitsit na tunog niyaon, na kani- 
yang nalilikha kapag siya'y niligalig o ginalit, at ga- 
nito ang pagkakasalin dito ng maraming bersiyon 
(KJ, Da, Le, NW, Ro, Yg). Ang pag-uugnay na ito ay 
ginawa na noon pa man sa Latin na Vulgate, kung 
saan isinalin ni Jerome ang Hebreong tin-shermeth 
(sa Lev 11:18) sa pamamagitan ng salitang Latin na 
cycnus (sisne). Ang mas matandang Griegong Sep- 


1175 


tuagint naman ay kababasahan dito ng “purple coot” 
(sa Gr., porphy'ri'on), anupat maliwanag na tumu- 
tukoy sa purple gallinule (Porphyrio porphyrio). Ga- 
yunman, isinalin ng dalawang sinaunang bersiyong 
ito ang tinsshe'meth bilang “ibis” sa Deuteronomio 
14:16, sa gayo'y makikita na hindi sila nakatitiyak. 

Bagaman ang sisne ay matatagpuan sa Palestina, 
hindi na ito karaniwan doon sa ngayon. Dahil dito, 
at dahil mga halaman ang pangunahing kinakain 
ng sisne, mas iniuugnay ng maraming makabagong 
tagapagsalin ang tinsshemeth sa “water hen” (RS, 
Mo), “eagle-owl” (AT), "ibis" (JB), o sa iba pang mga 
ibon na kilalang kumakain ng ibang hayop o kuma- 
kain ng basura. Gayunman, bagaman madalang na 
ang mga sisne sa Palestina sa ngayon, hindi nanga- 
ngahulugan na hindi sila naging pangkaraniwan 
doon noong sinaunang mga panahon. Gayundin, 
dapat kilalanin na pala-palagay lamang at hindi tu- 
wirang sinasabi sa Bibliya na kaya inuuring maru- 
mi ang ilang ibon ay dahil sila'y mga maninila 
o mga kumakain ng basura. 

Maliban sa karaniwang kinakain nito na mga buto 

ng halaman, mga ugat ng halamang-tubig, at mga 
bulati, ang sisne ay kilala ring kumakain ng mga ka- 
bibi. 
SISTEMA NG MGA BAGAY, MGA. Iftina- 
tawid ng pariralang “sistema ng mga bagay” ang 
diwa ng terminong Griego na aion’ na lumilitaw 
nang mahigit 30 ulit sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan. 

Tungkol sa kahulugan ng aion’, ganito ang sabi ni 
R. C. Trench: “Gaya [ng ko'smos, sanlibutan] ito [ang 
ai-on'] ay may isang pangunahin at pisikal, at ga- 
yundin, karagdagan dito, isang pangalawahin at eti- 
kal, na diwa. Sa pangunahin[g diwa], tumutukoy ito 
sa panahon, maikli o mahaba, sa walang-patid na la- 
wig niyaon, . . . ngunit lalo na sa panahon bilang 
isang kalagayan na sa ilalim niyao'y umiiral ang la- 
hat ng mga bagay na nilalang, at ang haba ng kani- 
lang pag-iral . . . Palibhasa'y nagpapahiwatig ng pa- 
nahon, sa kasalukuyan ay tumutukoy ito sa lahat ng 
bagay na umiiral sa sanlibutan sa ilalim ng mga ka- 
lagayan ng panahon, . . . at gayundin, sa mas etikal 
na pangmalas, sa landas at agos ng mga pangyaya- 
ri sa sanlibutang ito.” Bilang suporta sa huling na- 
banggit na diwa, sinipi niya ang katuturang ibinigay 
ng Alemang iskolar na si C. L. W. Grimm: “Ang ka- 
buuan niyaong malinaw na nahahayag sa paglipas 
ng panahon.”--Synonyms of the New Testament, 
London, 1961, p. 202, 203. 

Samakatuwid, ang saligang diwa ng aion’ ay 
“edad [age],” o “yugto ng pag-iral,” at sa Kasulatan, 
kadalasa'y tumutukoy ito sa isang mahabang yugto 
ng panahon (Gaw 3:21, 15:18), pati na sa isang wa- 
lang-katapusang yugto ng panahon, samakatuwid 


SISTEMA NG MGA BAGAY, MGA 


nga, magpakailanman, walang hanggan. (Mar 3:29, 
11:14: Heb 13:8) Para sa mga diwang ito, tingnan 
ang artikulong EDAD. Gayunman, sa artikulong ito 
ay isasaalang-alang natin ang diwa ng termino na 
tinalakay sa huling bahagi ng katuturang sinipi sa 
naunang parapo. 

Bilang pantulong sa pag-unawa sa diwang ito, ala- 
lahanin natin ang ilang gamit ng mga terminong 
“age,” “era,” at “epoch” sa Ingles. Maaaring banggitin 
ang isang age, era, o epoch sa diwa na isang yugto 
ng panahon sa kasaysayan na ang pagkakakilanlan 
ay isang naiibang pagsulong o takbo ng mga pang- 
yayari o makikilala dahil sa isang prominenteng tau- 
han o tipikong katangian o mga katangian. Halimba- 
wa, nariyan ang “Age of Exploration,” na tumutukoy 
sa panahon nina Columbus, Magellan, Cook, at iba 
pang mga manggagalugad sa karagatan, o ang “Ice 
Age,” ang “Dark Ages,” ang “Victorian Era,” ang 
“Space Age,” o, kamakailan lamang, ang “Computer 
Age.” Sa bawat kaso, ang kapansin-pansin ay hindi 
ang mismong yugto ng panahon kundi ang pagka- 
kakilanlang katangian o mga katangian ng yug- 
tong iyon ng panahon. Ang mga katangiang ito ang 
nagsisilbing mahahalagang salik, o mga marka, na 
nagtatakda ng pasimula, lawig, at katapusan ng 
yugtong iyon. Kung wala ang mga katangiang ito, 
ang yugtong iyon ay basta panahong lumipas la- 
mang, hindi isang partikular na epoch, era, o age. 

Kaya naman, ganito ang isang katuturan ng aion’ 
na itinala ng Greek-English Lexicon nina Liddell at 
Scott: “Yugto ng panahon na may malinaw na mga 
hangganan, ‘epoch,’ edad.” (Nirebisa ni H. Jones, Ox- 
ford, 1968, p. 45) At ganito ang sabi ng Vine's Expos- 
itory Dictionary of Old and New Testament Words 
(1981, Tomo 1, p. 41): “isang edad, era .... [ito'y] tu- 
mutukoy sa isang yugto na may habang walang tak- 
da, o isang panahon kung mamalasin ayon sa mga 
pangyayaring nagaganap sa yugtong iyon.” 

Kaya naman, kapag sa isang teksto ay mas pro- 
minente ang mga pagkakakilanlang katangian ng 
isang yugto kaysa sa mismong panahon, ang aion’ 
ay maaaring isalin bilang “sistema ng mga bagay” 
o “kalakaran.” Makikita sa Galacia 1:4 na makatuwi- 
ran itong gawin, kung saan isinulat ng apostol: “Ibi- 
nigay niya ang kaniyang sarili para sa ating mga 
kasalanan upang mahango niya tayo mula sa kasa- 
lukuyang balakyot na sistema ng mga bagay [isang 
anyo ng ai-on'] ayon sa kalooban ng ating Diyos at 
Ama.” Dito, isinalin ng maraming bersiyon ang ai- 
on’ bilang “edad,” ngunit maliwanag na hindi hina- 
ngo ng haing pantubos ni Kristo ang mga Kristi- 
yano mula sa isang edad o yugto ng panahon, 
sapagkat patuloy silang namuhay sa edad na iyon 
gaya ng iba pa sa sangkatauhan. Subalit sila'y hi- 
nango mula sa kalakaran o sistema ng mga ba- 
gay na umiiral noong yugtong iyon ng panahon 


SISTEMA NG MGA BAGAY, MGA 


at nagsisilbing pagkakakilanlan niyaon.---Ihambing 
ang Tit 2:11-14. 

Ganito ang isinulat ng apostol sa mga Kristiya- 
nong nasa Roma: “Huwag na kayong magpahubog 
ayon sa sistemang ito ng mga bagay, kundi mag- 
bagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago 
ng inyong pag-iisip.” (Ro 12:2) Hindi ang mismong 
yugto ng panahon ang nagtatakda ng parisan, o mo- 
delo para sa mga tao ng panahong iyon, kundi ang 
mga pamantayan, mga kaugalian, mga asal, mga 
kostumbre, mga paraan, pangmalas, istilo, at iba 
pang mga katangiang pagkakakilanlan ng yugtong 
iyon ng panahon. Sa Efeso 2:1, 2, tinukoy ng apostol 
yaong mga sinulatan niya bilang “patay sa inyong 
mga pagkakamali at mga kasalanan, na siyang nila- 
karan ninyo noong una ayon sa sistema ng mga ba- 
gay [“bilang pagsunod sa daan,” JB, “bilang pag- 
sunod sa landas,” RS] ng sanlibutang ito.” Bilang 
komento sa tekstong ito, ipinakikita ng The Exposi- 
tor's Greek Testament (Tomo III, p. 283) na hindi la- 
mang panahon ang tangi o pangunahing salik na 
itinatawid dito ng aion' Bilang suporta sa pagkaka- 
salin ng aion’ bilang “landas,” sinasabi nito: “Ipina- 
hihiwatig ng salitang iyan ang tatlong ideya ng kala- 
gayan, pagsulong, at pagkapanandalian. Ang landas 
na ito ng isang masamang sanlibutan ay kasamaan 
mismo, at ang mamuhay kasuwato nito ay pamu- 
muhay sa pagkakamali at mga kasalanan. ”---Inedit 
ni W. Nicoll, 1967. 

Mga Edad, mga Kalakaran, mga Sistema ng 
mga Bagay. May iba't ibang sistema ng mga ba- 
gay, o namamayaning mga kalakaran ng mga ba- 
gay-bagay, na umiral na o iiral pa lamang. 
Maliwanag na yaong mga paiiralin ng Diyos sa pa- 
mamagitan ng kaniyang Anak ay matuwid na mga 
sistema ng mga bagay. 

Halimbawa, sa pamamagitan ng tipang Kautu- 
san, pinasimulan ng Diyos ang tinaguriang Israelite 
Epoch o Jewish Epoch. Gayunman, dito muli, ang 
ipinagkaiba ng yugtong ito ng kasaysayan (kung 
tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkata- 
uhan) ay ang kalakaran ng mga bagay-bagay at ang 
mga pagkakakilanlang katangiang dulot ng tipang 
Kautusan. Kabilang sa mga katangiang iyon ang 
isang pagkasaserdote, isang sistema ng paghahain 
at mga tagubilin sa pagkain at gayundin ang isang 
sistema ng pagsamba sa tabernakulo at sa templo 
na may kalakip na mga kapistahan at mga sabbath, 
na pawang nagsilbing makahulang mga sagisag at 
mga anino; at gayundin ang isang pambansang sis- 
tema na nang maglao'y pinamahalaan ng isang ta- 
ong hari. Gayunman, nang ihula ng Diyos ang isang 
bagong tipan (Jer 31:31-34), sa diwa ay naging lipas 
na ang lumang tipan, bagaman pinahintulutan pa 
ito ng Diyos na umiral sa loob ng maraming siglo. 
(Heb 8:13) Pagkatapos, noong 33 C.E., winakasan ng 


1176 


Diyos ang tipang Kautusan sa pamamagitan ng ma- 
kasagisag na pagpapako niya nito sa pahirapang tu- 
los ng kaniyang Anak.---Col 2:13-17. 

Maliwanag na ito ang dahilan kung bakit sinasabi 
ng Hebreo 9:26 na “inihayag [ni Kristo] ang kani- 
yang sarili nang minsanan sa katapusan ng mga sis- 
tema ng mga bagay upang alisin ang kasalanan sa 
pamamagitan ng paghahain ng kaniyang sarili.” Ga- 
yunman, ang mga pagkakakilanlang katangian ng 
edad o epoch na iyon ay sumapit lamang sa kanilang 
lubos na kawakasan noong 70 C.E., nang mawasak 
ang Jerusalem at ang templo nito at mangalat ang 
bayang Judio. Bagaman tatlong taon pa ang lumipas 
bago bumagsak sa mga Romano ang huling moog 
ng Judea (sa Masada) noong 73 C.E., ang kapahama- 
kan noong 70 C.E. ang siyang tuluyang tumapos sa 
Judiong pagkasaserdote, mga hain, at pagsamba sa 
templo na itinakda sa Kautusan. Winakasan din nito 
ang pambansang kaayusan ng mga Judio na itina- 
tag ng Diyos. Walang alinlangang dahil dito kung 
kaya, maraming taon pagkamatay ni Kristo ngunit 
bago wasakin ng mga Romano ang Jerusalem, nai- 
lahad ng apostol ang ilang nakalipas na kasaysayan 
ng Israel at nasabi niya: “Ngayon ang mga bagay na 
ito ay nangyari sa kanila bilang mga halimbawa, at 
isinulat ang mga ito bilang babala sa atin na dinat- 
nan ng mga wakas ng mga sistema ng mga bagay.” 
— 1Co 10:11: ihambing ang Mat 24:3, 1Pe 4:7. 

Sa pamamagitan ng kaniyang haing pantubos at 
ng bagong tipan na binigyang-bisa nito, si Jesu- 
Kristo ay ginamit ng Diyos upang magpasinaya ng 
isang nalibang sistema ng mga bagay, kung saan 
pangunahing kasangkot ang kongregasyon ng mga 
pinahirang Kristiyano. (Heb 8:7-13) Ito ang nagsil- 
bing pasimula ng isang bagong epoch, na ang pag- 
kakakilanlan ay ang katuparan ng mga bagay na 
patiunang inilarawan ng tipang Kautusan. Pinang- 
yari nito ang isang ministeryo ng pakikipagkasun- 
do, ang pinag-ibayong mga gawain, o pagkilos, ng 
banal na espiritu ng Diyos, ang pagsamba sa pama- 
magitan ng isang espirituwal na templo lakip ang 
espirituwal na mga hain (1Pe 2:5) sa halip na isang 
literal na templo at mga haing hayop, at pinangya- 
ri nito ang mga pagsisiwalat ng layunin ng Diyos at 
isang kaugnayan sa Diyos na nangangahulugan ng 
isang bagong paraan ng pamumuhay para sa mga 
kabilang sa bagong tipan. Ang lahat ng mga ito ay 
mga katangiang pagkakakilanlan ng sistemang iyon 
ng mga bagay na pinasimulan ni Kristo. 

Likong Edad, o Sistema ng mga Bagay. Nang 
sumulat si Pablo kay Timoteo tungkol doon sa “ma- 
yayaman sa kasalukuyang sistema ng mga bagay,” 
tiyak na hindi ang Judiong sistema ng mga bagay, 
o epoch, ang tinutukoy niya, sapagkat sa ministeryo 
ni Timoteo, siya'y nakikitungo hindi lamang sa mga 
Judiong Kristiyano kundi pati sa maraming Kristiya- 


1177 


nong Gentil, at malayong mangyari na matatali sa 
Judiong sistema ng mga bagay ang kayamanan ng 
alinman sa mga Kristiyanong Gentil na ito. (1Ti 
6:17) Sa katulad na paraan, nang sabihin ni Pablo na 
pinabayaan siya ni Demas “sa dahilang inibig niya 
ang kasalukuyang sistema ng mga bagay,” maliwa- 
nag na hindi ibig sabihin ni Pablo na inibig ni Demas 
ang Judiong sistema ng mga bagay kundi sa halip, 
inibig niya ang namamayaning kalakaran ng mga 
bagay-bagay sa sanlibutan at ang makasanlibutang 
paraan ng pamumuhay.--2Ti 4:10, ihambing ang 
Mat 13:22. 

Umiiral na ang makasanlibutang aion’, o sistema 
ng mga bagay, bago pa man ipinakilala ang tipang 
Kautusan. Nagpatuloy ito kasabay ng aion’ ng ti- 
pang iyon, at namalagi ito kahit nagwakas na ang 
aion’, o kalakaran ng mga bagay-bagay, na pinasi- 
mulan ng tipang Kautusan. Maliwanag na ang ma- 
kasanlibutang aion’ ay nagsimula ilang panahon 
pagkatapos ng Baha, nang lumitaw ang isang likong 
paraan ng pamumuhay, na ang pagkakakilanlan ay 
pagkakasala at paghihimagsik sa Diyos at sa kani- 
yang kalooban. Kaya naman, masasabi ni Pablo na 
binulag ng “diyos ng sistemang ito ng mga bagay" 
ang mga pag-iisip ng mga di-sumasampalataya, 
anupat maliwanag na tinutukoy niya si Satanas na 
Diyablo. (2Co 4:4, ihambing ang Ju 12:31.) Ang pa- 
mumuno at impluwensiya ni Satanas ang panguna- 
hing humuhubog sa makasanlibutang ai-on' at nag- 
bibigay rito ng naiibang mga katangian at espiritu 
nito. (Ihambing ang Efe 2:1, 2.) Bilang komento 
sa Roma 12:2, ganito ang sabi ng The Expositor's 
Greek Testament (Tomo II, p. 688): “Kahit ang tila 
o pakunwaring pag-ayon sa isang sistemang kon- 
trolado ng gayong espiritu, lalo na ang aktuwal na 
pagtanggap sa mga pamamaraan nito, ay nakama- 
matay sa buhay Kristiyano.” Ang makasanlibutang 
ai-on' na iyon ay magpapatuloy pa nang mahabang 
panahon pagkatapos ng mga araw ng apostol. 

Halimbawa, sa Mateo 13:37-43, nang ipinaliliwa- 
nag niya ang isang talinghaga, sinabi ni Jesus na 
“ang bukid ay ang sanlibutan [ko'smos]: ... Ang 
pag-aani ay katapusan ng isang sistema ng mga ba- 
gay [isang anyo ng afon'] . . . Samakatuwid, kung 
paanong ang mga panirang-damo ay tinitipon at si- 
nusunog sa apoy, gayon ang mangyayari sa katapu- 
san ng sistema ng mga bagay.” May mga salin, 
gaya ng King James Version, na gumamit ng “san- 
libutan” bilang salin kapuwa ng ko'smos at ai-on' sa 
mga talatang ito. Gayunman, sa ilustrasyon, mali- 
wanag na hindi naman ang “bukid,” na kumakata- 
wan sa “sanlibutan,” ang sinusunog ng magsasaka, 
kundi ang mga panirang-damo lamang. Samakatu- 
wid, ang nagwawakas, o “nagtatapos,” ay hindi ang 
“sanlibutan” (ko'smos) kundi ang “sistema ng mga 
bagay” (ai-on'). Ganito ang pagkakasalin ni George 


SISTEMA NG MGA BAGAY, MGA 


Campbell sa mga talatang ito: “Ang bukid ay ang 
sanlibutan. . . ang pag-aani ay ang katapusan ng 
kalakarang ito . . . magkakagayon sa katapusan ng 
kalakarang ito.”---The Four Gospels, London, 1834. 

Ipinaliwanag ni Jesus na ang trigo ay kumakata- 
wan sa tunay na mga pinahirang Kristiyano, ang 
tunay na mga alagad, samantalang ang mga pani- 
rang-damo ay kumakatawan sa mga imitasyong 
Kristiyano. Kaya naman, sa kasong ito, ang katapu- 
san ng sistema ng mga bagay, na inilarawan bilang 
pag-aani, ay hindi tumutukoy sa katapusan ng Ju- 
diong sistema ng mga bagay, ni sa katapusan ng 
“kalakaran” na doo'y tumubong magkakasama at di- 
nagagambala ang “trigo” at ang “panirang-damo.” 
Sa halip, tiyak na tumutukoy ito sa pagwawakas ng 
sistema ng mga bagay na nang maglao'y tinukoy ng 
apostol, samakatuwid nga, ang “kasalukuyang siste- 
ma ng mga bagay” na kakikitaan ng pamumuno ni 
Satanas. (1Ti 6:17) Gayundin naman ang kaso ng 
karagdagang ilustrasyong ibinigay ni Jesus may ki- 
nalaman sa lambat na pangubkob at sa pagbu- 
bukud-bukod ng mga isda, anupat ipinakikita nito 
kung ano “ang mangyayari sa katapusan ng sistema 
ng mga bagay: lalabas ang mga anghel at ibubukod 
ang mga balakyot mula sa mga matuwid.” (Mat 
13:47-50) Nang maglaon, walang alinlangang nasa 
isip ng mga alagad ang mga sinabing ito ni Jesus 
nang magtanong sila tungkol sa “tanda ng kaniyang 
pagkanaririto at ng katapusan ng sistema ng mga 
bagay.” (Mat 24:3) Tiyak na ang pangako ni Jesus na 
siya'y sasakaniyang mga alagad sa kanilang pagga- 
wa ng alagad hanggang sa katapusan ng sistema ng 
mga bagay ay tumutukoy rin sa katapusan ng kala- 
karan ng mga bagay-bagay na resulta ng pamumu- 
no ni Satanas.---Mat 28:19, 20. 

Ang iba pang halimbawa ng mga teksto kung 
saan ang ai-on'ay tumutukoy sa gayong balakyot na 
sistema ng mga bagay ay ang Lucas 16:8, 1 Corinto 
1:20, 2:6, 8; 3:18, Efeso 1:21. 

Ang Darating na Sistema ng mga Bagay. Sa 
Mateo 12:32, sinabi ni Jesus na ang sinumang nag- 
sasalita laban sa banal na espiritu ay hindi patata- 
warin sa “sistemang ito ng mga bagay ni doon sa 
darating.” Baka isiping ito'y tumutukoy sa Judiong 
sistema ng mga bagay at sa noo'y panghinaharap na 
sistema ng mga bagay na pasisinayaan ni Kristo sa 
pamamagitan ng bagong tipan. Gayunman, ipinahi- 
hiwatig ng katibayan na ang tinutukoy niya ay ang 
kasalukuyang balakyot na sistema ng mga bagay at 
isang sistema ng mga bagay na magsisimula sa ka- 
tapusan ng balakyot na sistemang iyon ng mga ba- 
gay. Tinukoy niya ang panghinaharap na kalakarang 
iyon nang mangako siya na yaong mga mag-iiwan 
ng tahanan at pamilya alang-alang sa Kaharian 
ng Diyos ay tatanggap ng “lalong marami pa sa 
yugtong ito ng panahon [isang anyo ng kairos’, 


SISTRO 


nangangahulugang “itinakdang panahon'], at sa da- 
rating na sistema ng mga bagay [isang anyo ng ai- 
on'| ay ng buhay na walang hanggan.” (Luc 18:29, 
30) Sa darating na sistemang iyon ng mga bagay, 
ang mga tao ay tatanggap ng pagkabuhay-muli at 
may pagkakataong mapabilang sa mga anak ng 
Diyos. (Luc 20:34, 35) Ginamit ang anyong pangma- 
ramihan ng aion’sa Efeso 2:7 nang tukuyin ang “da- 
rating na mga sistema ng mga bagay” kung saan 
mararanasan ng mga pinahirang Kristiyano ang na- 
kahihigit na saganang pagpapakita ng di-sana-nara- 
rapat na kabaitan ng Diyos sa kanila “kaisa ni Kristo 
Jesus.” (Ihambing ang Efe 1:18-23, Heb 6:4, 5.) Ipi- 
nahihiwatig nito na magkakaroon ng mga sistema 
ng mga bagay, o mga kalakaran, sa loob ng pangka- 
lahatang “darating na sistema ng mga bagay” na 
iyon, kung paanong ang sistema ng mga bagay 
sa ilalim ng tipang Kautusan ay sumaklaw ng kaug- 
nay at kasabay nitong mga sistema, gaya ng nata- 
lakay na. 

“Inaayos' ng Diyos ang “mga Sistema ng mga 
Bagay.” Ganito ang sabi ng Hebreo 11:3: “Sa pa- 
nanampalataya ay ating napag-uunawa na ang mga 
sistema ng mga bagay [anyong pangmaramihan ng 
aton ay iniayos sa pamamagitan ng salita ng 
Diyos, anupat ang nakikita ay umiral mula sa mga 
bagay na hindi nakikita.” Ipinapalagay ng marami 
na ito at ang teksto sa Hebreo 1:2 ay magkatulad sa 
paggamit ng anyong pangmaramihan ng aion’. Si- 
nasabi roon na si Jehova ay nagsalita sa pamamagi- 
tan ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, “na inatasan 
niyang tagapagmana ng lahat ng bagay, at sa pa- 
mamagitan niya ay kaniyang ginawa ang mga sis- 
tema ng mga bagay.” Iba't iba ang naging pagkau- 
nawa sa partikular na kahulugan ng salitang Griego 
na ai-on' sa dalawang talatang ito. 

Ang isang paraan ng pag-intindi sa mga ito ay 
ang ituring na ang terminong Griego ay tumutukoy 
sa mga pagkakakilanlang katangian ng isang yugto 
ng panahon. Sa Hebreo kabanata 11, tinatalakay ng 
kinasihang manunulat kung paanong sa pamamagi- 
tan ng pananampalataya, “pinatotohanan ang mga 
tao ng sinaunang mga panahon.” (Tal 2) Pagkatapos, 
sa kaniyang sumunod na mga salita, binanggit niya 
ang mga halimbawa ng mga taong tapat noong pa- 
nahon bago ang Baha, noong epoch ng mga patri- 
yarka, at noong yugto ng pakikipagtipan ng Israel 
sa Diyos. Sa lahat ng magkakaibang mga yugtong 
ito, at sa pamamagitan ng mga pangyayaring naga- 
nap, nabuo, at naisagawa sa mga ito, isinasakatupa- 
ran ng Diyos ang kaniyang layunin na alisin ang 
paghihimagsik at maglaan ng daan para sa pakiki- 
pagkasundo sa kaniya ng karapat-dapat na mga tao 
sa pamamagitan ng sunud-sunod na “mga sistema 
ng mga bagay.” Kaya ang mga taong iyon noong si- 
nauna ay kailangang manampalataya, at nanampa- 


1178 


lataya naman sila, na talagang pinapatnubayan ng 
di-nakikitang Diyos ang mga bagay-bagay sa maa- 
yos na paraan. Naniwala sila na siya ang di-nakiki- 
tang Maygawa ng iba't ibang mga sistema ng mga 
bagay at na ang tunguhing inaabot nila, ang “katu- 
paran ng pangako,” ay tiyak na matutupad sa tak- 
dang panahon ng Diyos. Sa pananampalataya, ina- 
sam nila ang higit pang katuparan ng layunin ng 
Diyos, na kinabibilangan ng sistema ng mga bagay 
na iniluwal ng bagong tipan na salig sa hain ni Je- 
sus.---Heb 11:39, 40, 12:1, 18-28. 

Ang isa pang paraan ng pag-intindi sa pagkaka- 
gamit sa ai-on' sa Hebreo 1:2 at 11:3 ay na katum- 
bas ito ng Griegong termino na ko'smos sa diwang 
sanlibutan o sansinukob, samakatuwid nga, ang ka- 
buuan ng mga bagay na nilalang, lakip na ang araw, 
buwan, mga bituin, at ang lupa mismo. Ang pang- 
malas na ito ay maliwanag na sinusuportahan ng 
pananalitang nasa Hebreo 11:3 na “ang nakikita ay 
umiral mula sa mga bagay na hindi nakikita.” Maa- 
ari ring intindihin ang talatang ito bilang isang pag- 
tukoy sa ulat ng paglalang sa Genesis, na makatu- 
wiran lamang na mauna sa pagbanggit ni Pablo kina 
Abel (tal 4), Enoc (tal 5, 6), at Noe (tal 7). Kaya na- 
man, maaaring pinalalawak ni Pablo ang ibinigay 
niyang katuturan ng pananampalataya sa pama- 
magitan ng pagtukoy sa pag-iral ng sansinukob 
na binubuo ng araw, buwan, at mga bituin bilang 
malinaw na ebidensiya na mayroong Maylalang. 
--Ihambing ang Ro 1:20. 

Sa Hebreong Kasulatan. Ang kahulugan ng 
terminong Hebreo na che'edh ay katulad ng sa ai- 
on”, at sa ilang teksto ay tumutukoy ito sa “lawig ng 
buhay.” (Job 11:17; Aw 39:5, 89:47) Gayunman, sa 
ibang teksto, lumilitaw na ang pangunahing tinutu- 
koy nito ay ang mga katangian ng yugto ng pana- 
hon, anupat maaari itong isalin bilang “sistema ng 
mga bagay.” (Aw 17:13, 14: 49:1) May mga bersiyon 
na gumamit ng salitang “sanlibutan” bilang salin ng 
terminong ito sa huling nabanggit na mga teksto, 
ngunit waring hindi natutumbok ng pagkakasaling 
ito ang diwang ipinahihiwatig, samakatuwid nga, 
ang diwa ng panahon na nagpapatuloy. 


SISTRO. Ang salitang Hebreo na mena-an-im' 
(mga sistro) ay minsan lamang lumilitaw sa Kasu- 
latan at waring hinalaw sa isang salitang-ugat na 
nangangahulugang “manginig,” samakatuwid nga, 
gumalaw nang paroo't parito. (2Sa 6:5) Yamang ang 
sistro ay karaniwang tinutugtog sa ganitong para- 
an, anupat isang panugtog na inaalog, pinapaboran 
ng maraming leksikograpo at mga istoryador sa 
musika ang saling ito, isang salin na ginagamit din 
ng ilang tagapagsalin ng Bibliya.---Da, NW: Ro, Vg. 

Karaniwan na, ang sistro ay binubuo ng isang 
maliit at biluhabang balangkas na metal na nakaka- 


1179 


bit sa isang hawakan. Ayon sa umiiral na sinaunang 
mga ispesimen at maging sa mga paglalarawan sa 
mga bantayog ng Ehipto at sa iba pang mga ban- 
tayog, ang panugtog na ito kapag kumpleto, ay 
may iba't ibang haba na mula mga 20 hanggang 
46 na sentimetro (8 hanggang 18 pulgada). Sa ba- 
langkas ay may ilang baras na metal na nakakabit 
nang pahalang at medyo maluwag anupat, kapag 
inaalog, lumilikha ng matinis at kumakalansing na 
tunog. Maaaring iba-iba ang haba ng pahalang na 
mga baras upang makalikha ng sunud-sunod na 
tono. Ang isa pang uri ng sistro ay may mga argol- 
ya sa mga baras, at kumakalansing ang mga argol- 
yang ito kapag inaalog. Bagaman ang kaisa-isang 
paglitaw nito sa Bibliya ay noong inilalarawan ang 
isang malaking pagdiriwang, sinasabi ng tradisyo- 
nal na mga impormasyong Judio na tinutugtog din 
ang sistro sa malulungkot na okasyon. 


SITARA. Ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng 
paglalarawan sa panugtog na tinutukoy ng salitang 
Aramaiko bilang gath-rohs, ngunit malamang na 
isa itong uri ng panugtog na de-kuwerdas. Kung 
ang terminong ito ay nauugnay sa salitang Griego 
na ki-tha'ra (isang panugtog na de-kuwerdas), na pi- 
nagkunan ng maraming salitang Ingles, kabilang na 
ang “ither,” kung gayon, ang “sitara” ay isang ma- 
lapit-lapit na transliterasyon nito. Ang qath-rohs' ay 
isa sa mga panugtog sa orkestra ni Nabucodonosor. 
--Dan 3:5, 7, 10, 15. 


SITIM [[Mga Punong] Akasya]. 

1. Isang lokasyon sa mga disyertong kapatagan 
ng Moab. Mula sa Bet-jesimot ay umabot hanggang 
dito ang kampamento ng mga Israelita. (Bil 25:1: 
33:49: Jos 2:1) Maliwanag na ang “Sitim” ay pinaik- 
ling anyo ng pangalang Abel-sitim (Daanang-tubig 
ng [mga Punong] Akasya). Iniugnay ito ng ilan sa 
Tell el-Kefrein, isang mababang burol na mga 8 km 
(5 mi) sa HS ng Bet-jesimot (Tell el-'Azeimeh, ma- 
lapit sa HS sulok ng Dagat na Patay). Gayunman, 
mas kinikilingan ang Tell el-Hammam, isang mas 
malaking lugar na nasa estratehikong posisyon at 
mga 2.5 km (1.5 mi) sa S ng Tell el-Kefrein. 

Sa pamamagitan ng kaniyang propetang si Mikas, 
ipinaalaala ni Jehova sa mga Israelita kung ano ang 
ginawa niya alang-alang sa kanila: “O bayan ko, ala- 
lahanin mo, pakisuyo, kung ano ang ipinayo ni Ba- 
lak na hari ng Moab, at kung ano ang isinagot sa ka- 
niya ni Balaam na anak ni Beor. Mula iyon sa Sitim, 
hanggang sa Gilgal, sa layon na malaman ang ma- 
tuwid na mga gawa ni Jehova.” (Mik 6:5) Habang 
nagkakampo ang Israel sa Kapatagan ng Moab, ka- 
sama na rito ang Sitim, binigo ni Jehova ang pagta- 
tangka ni Balak na ipasumpa kay Balaam ang mga 
Israelita. Hinadlangan niya ang pagsisikap ng Moab 


SIVAN 


na lipulin ang kaniyang bayan. Pinangyari niya na 
talunin ng Israel ang mga Midianita na kasa-kasa- 
ma ng mga Moabita sa pang-aakit sa maraming Is- 
raelita sa imoralidad at idolatriya. Itinawid ni Jeho- 
va sa Jordan ang Israel sa pamamagitan ng isang 
himala, at sa Gilgal ay 'iginulong niya ang pandu- 
rusta ng Ehipto.'--Bil 22:4-25:8, 31:3-11, 48-50, Jos 
3:1, 14-17: 5:9. 

2. Kung tumutukoy ito sa isang partikular na 
agusang libis, maaaring “ang agusang libis ng mga 
Punong Akasya” (Sitim) ay ang ibabang bahagi ng 
agusang libis ng Kidron.---Joe 3:18. 


SITNA [Akusasyon]. Isang balon na hinukay ng 
mga lingkod ni Isaac sa kapaligiran ng Gerar at Re- 
hobot. Tinawag itong Sitna dahil pinagtalunan nila 
ng mga pastol ng Gerar ang balong ito. (Gen 26:19- 
22) Marahil ito ay nasa Wadi Ruheibe (Nahal Shune- 
ra), mga 30 km (19 na mi) sa TK ng Beer-sheba. 
Gayunman, hindi alam kung saan ang eksaktong 
lokasyon ng Sitna. 


SITRAI [Opisyal]. Isang katutubo ng Saron na 
pinamahala sa mga kawan ni David na nangingina- 
in doon.— 1Cr 27:29. 


SITRI [[Si Jehova] Ang Aking Taguang Dako: [Si 
Jehova] Ang Aking Dakong Kublihan]. Isang Levita 
na nabuhay noong panahon ng pagkaalipin ng Isra- 
el sa Ehipto, anak ni Uziel at pinsan ni Moises.---Exo 
6:18, 20, 22. 


SIVAN. Ang pangalan ng ikatlong buwang lu- 
nar ng mga Judio sa kanilang sagradong kalendar- 
yo pagkaraan ng pagkatapon, ngunit ikasiyam na 
buwan naman sa sekular na kalendaryo. (Es 8:9: 
1Cr 27:5, 2Cr 31:7) Katumbas ito ng huling bahagi 
ng Mayo at unang bahagi ng Hunyo. Hindi matiyak 
kung ano ang kahulugan ng pangalang ito. 

Nagsisimula ang Sivan sa pagtatapos ng tagsibol 
kapag malapit na ang matinding init ng tag-araw. 
Ito ang panahon ng pag-aani ng trigo at ang unang 
bahagi ng tag-init, na magpapatuloy hanggang sa 
kalagitnaan ng Oktubre o sa buwang lunar ng Bul. 
(Exo 34:22: Kaw 26:1) Walang alinlangang buwan 
ng Sivan nang manalangin kay Jehova ang prope- 
tang si Samuel at maganap ang isang di-napapana- 
hong bagyong maulan, na lubhang ikinatakot ng ba- 
yan. (1Sa 12:16-19) Sa panahong ito, hinog na hinog 
na ang “mga unang igos” na lumitaw sa mga puno 
sa pagtatapos ng mga buwan ng taglamig. (Isa 28:4, 
Jer 24:2) Panahon din ito ng mansanas sa bayba- 
ying rehiyon ng Mediteraneo.--Sol 2:3, ihambing 
ang Joe 1:10-12. 

Ang Kapistahan ng mga Sanlinggo, o Pentecostes, 
ay ipinagdiriwang sa ikaanim na araw ng Sivan, ka- 
sabay ng paghahandog ng mga unang bunga ng 


SIYA 

pag-aani ng trigo, sa ika-50 araw matapos ang pag- 
hahandog ng mga unang bunga ng pag-aani ng se- 
bada. (Exo 34:22: Lev 23:15-21) Ikaanim na araw rin 
ng Sivan noon ng taong 33 C.E. nang ibuhos ang ba- 
nal na espiritu sa grupo ng mga 120 alagad na nag- 
kakatipon sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. Ang 
3,000 na nabautismuhan nang araw na iyon ay nag- 
mula sa mga pulutong na nagkatipon sa lunsod para 
sa kapistahan.--Gaw 1:15, 2:1-42. 

Buwan ng Sivan noon nang ipagdiwang ni Ha- 
ring Asa ang isang malaking piging kasunod ng gi- 
nawa niyang mga reporma upang alisin ang huwad 
na relihiyon sa Juda, Jerusalem, at sa iba pang mga 
lugar. (2Cr 15:8-10) Ang matutulin na sugong pina- 
yaon ni Haring Ahasuero upang maghatid ng men- 
saheng nagkakaloob sa mga Judio ng karapatang 
ipagtanggol ang kanilang sarili sa ika-13 araw ng 
Adar ay isinugo halos siyam na buwan bago nito, 
noong ika-23 araw ng Sivan, patungo sa 127 nasasa- 
kupang distrito ng Imperyo ng Persia na sumasak- 
law mula sa India hanggang sa Etiopia.---Es 8:9-14. 


SIYA [sa Ingles, saddle]. Isang upuang ikinaka- 
bit sa likod ng isang hayop para sa sakay nito. Ma- 
raming ulit na binabanggit sa Bibliya ang pagsisiya 
sa mga asno (Gen 22:3, Bil 22:21; 2Sa 17:23, 19:26, 
1Ha 2:40: 13:13, 27; 2Ha 4:24), ngunit wala itong 
inilalaang paglalarawan ng mga siya. Batay sa kati- 
bayan mula sa mga sinaunang bantayog, lumilitaw 
na ang mga siya noon ng mga kabayo ay mga sa- 
pin lamang na tela o katad. Ang pandiwang Hebreo 
na “siyahan” ay may saligang kahulugan na “bigki- 
san,” anupat nagpapahiwatig na ang mga siya ay 
itinatali sa mga hayop. Inilalarawan ng isang sina- 
unang relyebe ang isang tulad-kahong siya na na- 
katali sa likod ng isang kamelyo na may iisang um- 
bok. Walang anumang bagay na masasabi nang 
may katiyakan tungkol sa “pambabaing pansiyang 
basket ng kamelyo” na binanggit sa Genesis 31:34. 
Ang pananalitang Hebreo na kar hag-ga-mal' ay isi- 
nasalin sa iba't ibang paraan bilang “bag na pangka- 
melyo” (NE), “kamilyang pangkamelyo” (JB), at “si- 
yang pangkamelyo" (AT). 

Sa ilalim ng Kautusan, ang sinumang humipo sa 
siya na sinakyan ng isa na may agas ay nagiging 
marumi, gaya rin ng tao na humipo sa isang bagay 
na inupuan ng isang babaing nireregla.--Lev 15:9, 
19-23. 


SIZA. Rubenitang ama ng mandirigma ni David 
na si Adina.--1Cr 11:26, 42. 


SMIRNA [Mira]. Isang sinaunang lunsod sa 
K baybayin ng Asia Minor, tinatawag ngayong Iz- 
mir. (LARAWAN, Tomo 2, p. 946) Maaga itong pina- 
mayanan ng mga Griego ngunit winasak ito noong 


1180 


mga 580 B.C.E. ng Lydianong si Haring Alyattes. 
Pagkaraan ng mahigit na dalawang siglo, isinaplano 
ni Alejandrong Dakila na muli itong itayo bilang 
isang Griegong lunsod, bagaman ang mga kahalili 
niya ang gumawa nito sa ibang lugar. Pagkatapos 
nito, ang Smirna ay naging isang mahalagang lun- 
sod ng komersiyo. Nang maging bahagi ito ng Ro- 
manong probinsiya ng Asia, ang Smirna, dahil sa 
maiinam na gusaling pampubliko nito, ay nakilala 
sa kagandahan nito. Nagkaroon ito ng isang templo 
ni Tiberio Cesar at sa gayon ay nagtaguyod ng pag- 
samba sa emperador. 

Ang Smirna ang ikalawa sa pitong kongregasyong 
Kristiyano sa Asia Minor na iniutos ng niluwalha- 
ting si Jesu-Kristo na sulatan ng apostol na si Juan 
ng isang mensahe. (Apo 1:11) Sinabing ang kongre- 
gasyong ito ay dukha sa materyal ngunit mayaman 
sa espirituwal. Nasubok ito sa kapighatian, maliwa- 
nag na sa pamamagitan ng pag-uusig, at namusong 
laban dito ang ilan na nag-aangking sila ay mga Ju- 
dio, ngunit sa totoo ay “isang sinagoga ni Satanas.” 
Gayunman, sa kabila ng kanilang karalitaan at ka- 
pighatian, pinatibay-loob ang mga Kristiyano sa 
kongregasyon sa Smirna na huwag matakot sa mga 
bagay na pagdurusahan nila kundi manatiling 'ta- 
pat maging hanggang sa kamatayan’ upang tang- 
gapin nila ang “korona ng buhay.”--Apo 2:8-11. 


SO. Isang Fhipsiyong hari na kapanahon ni Ho- 
sea, ang huling hari ng sampung-tribong kaharian 
ng Israel. Nang makipagsabuwatan si Hosea kay So 
laban kay Salmaneser V at huminto sa pagbabayad 
ng tributo sa Asirya, si Hosea ay ibinilanggo. (2Ha 
17:3, 4) Ang mga pagtatangkang iugnay si So sa 
mga tagapamahalang Ehipsiyo na kilala sa sekular 
na kasaysayan ng mga panahong iyon (gaya ni 
Osorkon IV o ni Shabaka) ay napakahirap matiyak, 
lalo na dahil sa kawalang-katiyakan ng kronolohiya 
ng Ehipto.--Tingnan ang KRONOLOHIYA. 


SOA. Isang grupo ng mga tao o isang lugar na 
binanggit kasama ng Pekod at Koa na maglalaan ng 
mga hukbong militar na dadalhin ni Jehova laban 
sa di-tapat na Jerusalem.--Eze 23:4, 22, 23. 


SOBAB [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “ibalik, isauli']. 

1. Isang anak ni Caleb na kapatid ni Jerameel, sa 
tribo ni Juda.— 1Cr 2:9, 18. 

2. Isang anak nina David at Bat-sheba.---2Sa 
5:14: 1Cr 3:5; 14:4. 


SOBAC. Pinuno ng hukbo ng Siryanong si Ha- 
ring Hadadezer. Habang pinangungunahan niya 
ang isang hukbo ng mga Siryano na inupahan ng 
mga Ammonita upang makipaglaban kay David, 


1181 


natalo si Sobac sa pagbabaka at namatay siya ka- 
sama ang 40,700 sa kaniyang mga tauhan. (2Sa 
10:15-19) Ang kaniyang pangalan ay binabaybay na 
Sopac sa 1 Cronica 19:16, 18. 


SOBAI. Isang Levitang pinagmulan ng isang 
pamilya ng mga bantay ng pintuang-daan sa tem- 
plo. Ang ilan sa kaniyang mga inapo ay bumalik 
mula sa pagkatapon sa Babilonya kasama ni Zeru- 
babel.--Ezr 2:1, 2, 40, 42, Ne 7:45. 


SOBAL. 

1. Isang Horitang shik, anak ni Seir, at ama 
mismo ng limang anak.--Gen 36:20, 23, 29; 1Cr 
1:38, 40. 

2. Isang anak ni Hur na nagmula kay Caleb na 
mula sa tribo ni Juda. Kinikilalang nagkaroon si So- 
bal ng maraming inapo, kabilang na rito ang mga 
tumatahan sa Kiriat-jearim at iba pang mga bayan. 
— 1Cr 2:50, 52, 53, 4:1, 2. 


SOBEK. Isang Israelita o ulo ng isang pamilya 
na may kinatawan sa mga pagpapatotoo sa “mapag- 
kakatiwalaang kaayusan" na iniharap noong pana- 
hon ng pagkagobernador ni Nehemias.--Ne 9:38, 
10:1, 14, 24. 


SOBERANYA. Pagiging kataas-taasan sa pa- 
mamahala o kapangyarihan, ang pamumuno o pa- 
mamahala ng isang panginoon, hari, emperador, 
o ng sinumang kagaya nito, ang kapangyarihang 
umuugit sa pamahalaan ng isang estado. 

Madalas lumitaw sa Hebreong Kasulatan ang sali- 
tang 'Adhonai, at ang pananalitang 'Adhonai” Yeh- 
wih' ay lumilitaw roon nang 285 beses. Ang 'Adho- 
nai ay anyong pangmaramihan ng @dhohn, na 
nangangahulugang “panginoon.” Ang anyong pang- 
maramihan na 'adhonim’ ay maaaring ikapit sa 
mga tao sa simpleng pangmaramihan, gaya ng 
“mga panginoon.” Ngunit ang terminong 'Adho-nai” 
na walang iba pang hulapi ay laging ginagamit sa 
Kasulatan para sa Diyos, anupat ang anyong pang- 
maramihang ito ay nagpapahiwatig ng kadakilaan 
o karingalan. Karaniwan itong isinasalin bilang “Pa- 
nginoon.” Kapag lumilitaw ito kasama ng panga- 
lan ng Diyos ('Adho-nai” Yehwih'), gaya halimbawa 
sa Awit 73:28, ang pananalitang iyon ay isinasa- 
ling “Panginoong Diyos” (AT, KJ, RS), “Panginoong 
Diyos” (Dy [72:28]): “Panginoong Jehova” (Yg): “So- 
beranong Panginoong Jehova” (NW). Sa Awit 47:9, 
138:5; 150:2, ginamit ni Moffatt ang salitang “sobe- 
rano,” ngunit hindi upang isalin ang 'Adhonai. 

Ang salitang Griego na despo es ay nangangahu- 
lugang isa na nagtataglay ng kataas-taasang awto- 
ridad, o lubos na pagmamay-ari at di-masusupil na 
kapangyarihan. (Vine's Expository Dictionary of Old 
and New Testament Words, 1981, Tomo 3, p. 18, 46) 


SOBERANYA 


Isinasalin ito bilang “panginoon” at “may-ari,” at ka- 
pag ginagamit sa tuwirang pagtawag sa Diyos ay isi- 
nasalin ito bilang “Panginoon” (KJ, Yg, at iba pa), 
“Tagapamahala ng lahat” (Kx), “Soberanong Pangi- 
noon” (NW), sa Lucas 2:29, Gawa 4:24, at Apocalip- 
sis 6:10. Sa huling teksto, ang Knox, The New En- 
glish Bible, Moffatt, at ang Revised Standard Version 
ay kababasahan ng “Soberanong Panginoon”, ang 
salin ni Young at ang Kingdom Interlinear naman ay 
kababasahan ng “panginoon.” 

Samakatuwid, bagaman ang mga tekstong Hebreo 
at Griego ay walang hiwalay na salita para sa “sobe- 
rano,” ang diwa nito ay nakapaloob sa mga salitang 
'Adhomnai'at despo'tes kapag ginagamit ang mga ito 
sa Kasulatan upang tumukoy sa Diyos na Jehova, 
anupat ipinahihiwatig ang kadakilaan ng kaniyang 
pagkapanginoon. 

Ang Soberanya ni Jehova. Ang Diyos na Je- 
hova ang Soberano ng sansinukob (“soberano ng 
sanlibutan,” Aw 47:9, Mo) dahil siya ang Maylalang, 
ang Diyos, at ang Makapangyarihan-sa-lahat. (Gen 
17:1: Exo 6:3: Apo 16:14) Siya ang May-ari ng lahat 
ng bagay at ang Pinagmumulan ng lahat ng awtori- 
dad at kapangyarihan, ang Kataas-taasang Tagapa- 
mahala. (Aw 24:1: Isa 40:21-23: Apo 4:11: 11:15) 
Umawit ang salmista tungkol sa kaniya: “Itinatag ni 
Jehova nang matibay ang kaniyang trono sa mis- 
mong langit, at ang kaniyang paghahari ay nagpu- 
puno sa lahat.” (Aw 1083:19, 145:13) Tinukoy ng mga 
alagad ni Jesus ang Diyos sa panalangin: “Sobera- 
nong Panginoon, ikaw ang Isa na gumawa ng langit 
at ng lupa.” (Gaw 4:24, NW; Mo) Sa bansang Israel, 
ang Diyos mismo ang may hawak ng tatlong sangay 
ng pamahalaan---panghukuman, pambatasan, at ta- 
gapagpaganap. Sinabi ng propetang si Isaias: “Si Je- 
hova ang ating Hukom, si Jehova ang ating Taga- 
pagbigay-batas, si Jehova ang ating Hari, siya ang 
magliligtas sa atin.” (Isa 33:22) Sa Deuteronomio 10: 
17, isang natatanging paglalarawan sa Diyos bilang 
Soberano ang ibinigay ni Moises. 

Bilang Soberano, si Jehova ang may karapatan at 
awtoridad na mag-atas ng pananagutang mamaha- 
la. Si David ay ginawang hari ng Israel, at tinutukoy 
sa Kasulatan ang ‘kaharian ni David” na para bang 
kaniya ang kahariang iyon. Ngunit kinilala ni David 
na si Jehova ang dakilang Soberanong Tagapamaha- 
la, sa pagsasabing: “Sa iyo, O Jehova, ang kadakila- 
an at ang kalakasan at ang kagandahan at ang kaga- 
lingan at ang dangal: sapagkat ang lahat ng bagay 
sa langit at sa lupa ay sa iyo. Sa iyo ang kaharian, 
O Jehova, ang Isa rin na nagtataas ng iyong sarili bi- 
lang ulo ng lahat.”--- 1Cr 29:11. 

Ang Makalupang mga Tagapamahala. Ang 
mga tagapamahala ng mga bansa sa lupa ay naka- 
pamumuno sa limitadong paraan dahil sa pahintulot 
ng Soberanong Panginoong Jehova. Ang awtoridad 


SOBERANYA 


ng pulitikal na mga pamahalaan ay hindi mula sa 
Diyos, samakatuwid nga, hindi sila namamahala da- 
hil sa anumang awtoridad o kapangyarihan na ipi- 
nagkaloob Niya. Ipinakikita sa Apocalipsis 13:1, 2 na 
ang mabangis na hayop na may pitong ulo at sam- 
pung sungay ay tumatanggap ng ‘kaniyang ka- 
pangyarihan at ng kaniyang trono at dakilang awto- 
ridad' mula sa Dragon, si Satanas na Diyablo.---Apo 
12:9, tingnan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Kaya bagaman pinahintulutan ng Diyos na mag- 
puno ang iba't ibang pamamahala ng tao sa 
nakalipas na mga panahon, ang isa sa kanilang 
makapangyarihang mga hari, matapos niyang ma- 
patunayan na si Jehova ang Soberano batay sa na- 
ging karanasan niya, ay naudyukang magsabi: “Ang 
kaniyang pamamahala ay isang pamamahala hang- 
gang sa panahong walang takda at ang kaniyang 
kaharian ay sa sali't salinlahi. At ang lahat ng tuma- 
tahan sa lupa ay itinuturing lamang na walang ka- 
buluhan, at ginagawa niya ang ayon sa kaniyang 
sariling kalooban sa gitna ng hukbo ng langit at ng 
mga tumatahan sa lupa. At walang sinumang umi- 
iral ang makapipigil sa kaniyang kamay o makapag- 
sasabi sa kaniya, “Ano ang ginagawa mo?" "---Dan 4: 
34, 35. 

Alinsunod dito, hangga't pinahihintulutan ng 
Diyos na magpuno ang gawang-taong mga pama- 
halaan, ang utos ng apostol na si Pablo sa mga Kris- 
tiyano ay dapat sundin: “Ang bawat kaluluwa ay 
magpasakop sa nakatataas na mga awtoridad, sa- 
pagkat walang awtoridad malibang sa pamamagi- 
tan ng Diyos, ang umiiral na mga awtoridad ay 
inilagay ng Diyos sa kanilang relatibong mga posi- 
syon.” Pagkatapos ay itinawag-pansin ng apostol na 
kapag ang gayong mga pamahalaan ay nagpaparu- 
sa sa isa na gumagawa ng masama, ang 'nakatata- 
as na awtoridad’ o tagapamahala (bagaman hindi 
isang tapat na mananamba ng Diyos) ay di-tuwi- 
rang gumaganap bilang lingkod ng Diyos sa parti- 
kular na tungkuling ito, anupat nagpapamalas ng 
poot sa nagsasagawa ng masama.---Ro 13:1-6. 

Hinggil sa “paglalagay ng Diyos sa gayong mga 
awtoridad sa kanilang relatibong mga posisyon,' ipi- 
nahihiwatig ng Kasulatan na hindi ito nangangahu- 
lugan na ang Diyos ang nagtatag ng mga pamaha- 
laang ito o na sinusuportahan niya ang mga ito. Sa 
halip, minamaniobra niya ang mga ito kaayon ng 
kaniyang mabuting layunin at kaugnay ng kani- 
yang kalooban may kinalaman sa kaniyang mga 
lingkod sa lupa. Sinabi ni Moises: “Nang ang Kataas- 
taasan ay magbigay ng mana sa mga bansa, nang 
paghiwa-hiwalayin niya ang mga anak ni Adan, iti- 
natag niya ang hangganan ng mga bayan na isina- 
saalang-alang ang bilang ng mga anak ni Israel.” 
--Deu 32:8. 


1182 


Ang Anak ng Diyos Bilang Hari. Matapos 
bumagsak ang huling hari na umupo sa “trono ni Je- 
hova” sa Jerusalem (1Cr 29:23), ang propetang si 
Daniel ay binigyan ng pangitain kung saan inilala- 
rawan ang paghirang sa mismong Anak ng Diyos 
bilang Hari sa hinaharap. Malinaw na makikita ang 
posisyon ni Jehova, ang Sinauna sa mga Araw, nang 
ipagkaloob niya sa kaniyang Anak ang pamamaha- 
la. Sinasabi ng ulat: “Patuloy akong nagmasid sa 
mga pangitain sa gabi, at, hayun! dumarating na 
kasama ng mga ulap sa langit ang isang gaya ng 
anak ng tao: at sa Sinauna sa mga Araw ay nakapa- 
roon siya, at inilapit nila siya sa harap ng Isang iyon. 
At sa kaniya ay may ibinigay na pamamahala at da- 
ngal at kaharian, upang ang lahat ng mga bayan, 
mga liping pambansa at mga wika ay maglingkod 
sa kaniya. Ang kaniyang pamamahala ay isang pa- 
mamahalang namamalagi nang walang takda na 
hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi ma- 
gigiba.” (Dan 7:13, 14) Kung ihahambing ang teks- 
tong ito sa Mateo 26:63, 64, makikita natin na si 
Jesu-Kristo ang “anak ng tao" sa pangitain ni Daniel. 
Nakaparoon siya sa presensiya ni Jehova at binigyan 
siya ng pamamahala.--Ihambing ang Aw 2:8, 9, 
Mat 28:18. 

Hinamon ang Soberanya ni Jehova. Ang 
kabalakyutan ay umiiral sa halos lahat ng taon na 
ipinamalagi ng tao sa lupa batay sa ipinakikita ng 
kronolohiya ng Bibliya. Dumaranas ng kamatayan 
ang buong sangkatauhan, at dumarami ang mga 
kasalanan sa Diyos. (Ro 5:12, 15, 16) Yamang bina- 
banggit ng Bibliya na binigyan ng Diyos ang tao ng 
sakdal na pasimula, bumabangon ang mga tanong: 
Paano nagsimula ang kasalanan, di-kasakdalan, at 
kabalakyutan? At bakit pinahintulutan ng Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat na magpatuloy ang mga 
bagay na ito sa loob ng maraming siglo? Ang mga 
sagot ay masusumpungan sa isang hamon sa sobe- 
ranya ng Diyos na nagbangon ng isang napakahala- 
gang usapin na nagsasangkot sa sangkatauhan. 

Kung ano ang nais ng Diyos sa mga nagli- 
lingkod sa kaniya. Sa paglipas ng mga siglo, pi- 
natunayan ng Diyos na Jehova, sa pamamagitan ng 
kaniyang mga salita at gawa, na siya ay isang Diyos 
ng pag-ibig at ng di-sana-nararapat na kabaitan, 
anupat naggagawad ng sakdal na katarungan at ka- 
hatulan, at nagpapakita ng awa sa mga nagsisikap 
na maglingkod sa kaniya. (Exo 34:6, 7: Aw 89:14, 
tingnan ang AWA, KAAWAAN, KATUWIRAN.) Pinagpa- 
pakitaan niya ng kabaitan kahit ang walang utang 
na loob at balakyot. (Mat 5:45: Luc 6:35, Ro 5:8) Na- 
lulugod siyang gamitin ang kaniyang soberanya sa 
maibiging paraan.---Jer 9:24. 

Alinsunod dito, ang uri ng mga taong nais niyang 
mamalagi sa kaniyang sansinukob ay mga taong 


1183 


naglilingkod sa kaniya dahil sa pag-ibig sa kaniya at 
sa malinam niyang katangian. Dapat nilang ibigin 
ang Diyos una sa lahat, at pangalawa ay ang kani- 
lang kapuwa. (Mat 22:37-39) Dapat nilang ibigin ang 
soberanya ni Jehova, dapat nila itong naisin at mas 
piliin kaysa sa alinpamang iba. (Aw 84:10) Kahit po- 
sible silang maging independiyente, dapat na ipasi- 
ya pa rin nilang piliin ang Kaniyang soberanya dahil 
alam nilang ang kaniyang pamamahala ang pina- 
kamahusay, pinakamatuwid, at pinakamabuti. (Isa 
55:8-11: Jer 10:23; Ro 7:18) Ang gayong mga tao ay 
naglilingkod sa Diyos hindi lamang dahil sa takot sa 
kaniyang napakalaking kapangyarihan ni dahil sa 
mapag-imbot na kadahilanan kundi dahil sa pag- 
ibig sa kaniyang katuwiran, katarungan, at karunu- 
ngan at dahil sa kaalaman nila hinggil sa kadaki- 
laan at maibiging-kabaitan ni Jehova. (Aw 97:10, 
119: 104, 128, 163) Ibinubulalas nila kasama ng apos- 
tol na si Pablo: “O ang lalim ng kayamanan at karu- 
nungan at kaalaman ng Diyos! Totoong di-masalik- 
sik ang kaniyang mga hatol at di-matalunton ang 
kaniyang mga daan! Sapagkat ‘sino ang nakaaalam 
ng pag-iisip ni Jehova, o sino ang naging kaniyang 
tagapayo?" O, “Sino ang unang nagbigay sa kaniya, 
anupat dapat itong gantihan sa kaniya?” Sapagkat 
mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para 
sa kaniya ang lahat ng bagay. Sumakaniya nawa 
ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.”---Ro 
11:33-36. 

Nakilala ng gayong mga tao ang Diyos, at ang tu- 
nay na pagkakilala sa kaniya ay nangangahulugan 
na iibigin nila siya at mangungunyapit sila sa kani- 
yang soberanya. Sumulat ang apostol na si Juan: 
“Ang bawat isa na nananatiling kaisa niya ay hindi 
namimihasa sa kasalanan, walang sinuman na na- 
mimihasa sa kasalanan ang nakakita sa kaniya o na- 
kakilala man sa kaniya.” At, “Siya na hindi umiibig 
ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay 
pag-ibig.” (1Ju 3:6, 4:8) Kilala ni Jesus ang kaniyang 
Ama nang higit kaninuman. Sinabi niya: “Ang lahat 
ng bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama, at 
walang sinuman ang lubos na nakakakilala sa Anak 
kundi ang Ama, ni may sinumang lubos na nakaka- 
kilala sa Ama kundi ang Anak at ang sinuman na sa 
kaniya ay nais ng Anak na isiwalat siya.”---Mat 
11:27. 

Isang kaso ng pagkabigong maglinang ng 
pag-ibig at pagpapahalaga. Kaayon nito, nang 
ibato ang hamon laban sa soberanya ni Jehova, 
nanggaling ito sa isa na nagtatamasa ng mga kapa- 
kinabangang dulot ng soberanya ng Diyos ngunit 
hindi nagpahalaga sa kaniyang pagkakilala sa Diyos 
at hindi naglinang nito upang mapalalim ang pag- 
ibig niya sa Diyos. Siya ay isang espiritung nilalang 
ng Diyos, isang anghel. Nang ilagay sa lupa ang 


SOBERANYA 


mag-asawang tao na sina Adan at Eva, nakakita siya 
ng oportunidad upang salakayin ang soberanya ng 
Diyos. Una, tinangka niya (na naging matagumpay 
naman) na italikod si Eva, pagkatapos ay si Adan, 
mula sa pagpapasakop sa soberanya ng Diyos. Hina- 
ngad niyang magtatag ng isang karibal na sobera- 
nya. 

Kung tungkol kay Eva, ang taong unang nilapitan, 
walang alinlangang hindi niya pinahalagahan ang 
kaniyang Maylalang at Diyos, at hindi niya sina- 
mantala ang kaniyang oportunidad na makilala ang 
Diyos. Nakinig siya sa tinig ng isang nakabababa, sa 
wari'y ang serpiyente, ngunit sa katunayan ay ang 
mapaghimagsik na anghel. Hindi ipinahihiwatig ng 
Bibliya na nagulat si Eva nang marinig niyang mag- 
salita ang serpiyente. Ngunit sinasabi ng ulat na 
ang serpiyente “ang pinakamaingat sa lahat ng ma- 
iilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Je- 
hova.” (Gen 3:1) Hindi binabanggit kung kumain ito 
ng ipinagbabawal na bunga ng “punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama” at pagkatapos ay 
nagkunwaring naging marunong at nakapagsalita. 
Ang mapaghimagsik na anghel, gamit ang serpiyen- 
te sa pakikipag-usap kay Eva, ay nagharap sa kani- 
ya (gaya ng inakala niya) ng oportunidad na maging 
independiyente, na “maging tulad ng Diyos, na na- 
kakakilala ng mabuti at masama, at nagtagumpay 
sa pagkumbinsi sa kaniya na hindi siya mamama- 
tay.--Gen 2:17: 3:4, 5; 2Co 11:3. 

Si Adan, na hindi rin nagpakita ng pagpapahalaga 
at pag-ibig sa kaniyang Maylalang at Tagapaglaan 
nang magkaroon ng paghihimagsik sa loob ng kani- 
yang sambahayan, at hindi matapat na nanindigan 
sa panig ng kaniyang Diyos nang siya'y masubok, ay 
nagpadala sa panghihikayat ni Eva. Maliwanag na 
nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos at sa 
Kaniyang kakayahan na maglaan ng lahat ng mabu- 
buting bagay para sa Kaniyang matapat na lingkod. 
(Ihambing ang sinabi ni Jehova kay David matapos 
itong magkasala may kaugnayan kay Bat-sheba, sa 
2Sa 12:7-9.) Waring naghinanakit din si Adan kay 
Jehova, gaya ng ipinahihiwatig ng tugon niya nang 
tanungin siya tungkol sa kaniyang maling pagkilos: 
“Ang babae na ibinigay mo upang maging kasama 
ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa pu- 
nungkahoy kung kaya ako kumain.” (Gen 3:12) Hin- 
di niya pinaniwalaan ang kasinungalingang sinabi 
ng Serpiyente na hindi siya mamamatay, na pinani- 
walaan naman ni Eva, ngunit kapuwa sina Adan at 
Eva ay tahasang tumahak sa landasin ng pagsasari- 
li) na isang paghihimagsik laban sa Diyos.--ITi 
2:14. 

Hindi masasabi ni Adan na, “Ako ay sinusubok ng 
Diyos.” Sa halip, ang simulaing ito ang kumakapit: 
“Ang bawat isa ay nasusubok kapag nahihila at na- 
aakit ng sarili niyang pagnanasa. Pagkatapos ang 


SOBERANYA 


pagnanasa, kapag naglihi na ito, ay nagsisilang ng 
kasalanan, ang kasalanan naman, kapag naisagawa 
na ito, ay nagluluwal ng kamatayan.” (San 1:13-15) 
Sa gayon ay ginamit ng tatlong rebelde--ang ang- 
hel, si Eva, at si Adan---ang kalayaang magpasiya 
na ibinigay sa kanila ng Diyos upang lumihis mula 
sa kawalang-kasalanan tungo sa landasin ng sina- 
sadyang pagkakasala.--Tingnan ang KASAKDALAN, 
KASALANAN. 

Ang usapin. Ano ba ang hinamon dito? Sino 
ba ang dinusta at siniraang-puri ng hamong ito ng 
anghel na nang maglaon ay tinawag na Satanas na 
Diyablo, isang hamon na sinuportahan naman ni 
Adan sa pamamagitan ng kaniyang mapaghimagsik 
na pagkilos? Ito ba'y tungkol sa pagiging kataas-taa- 
san ni Jehova, ang pag-iral ng kaniyang soberanya? 
Nanganib ba ang soberanya ng Diyos? Hindi na- 
man, sapagkat si Jehova ang may kataas-taasang 
awtoridad at kapangyarihan, at walang sinuman sa 
langit o sa lupa ang makaaagaw nito sa kaniya. (Ro 
9:19) Kung gayon, tiyak na ang hamon ay hinggil sa 
pagiging lehitimo, pagiging nararapat, at pagiging 
matuwid ng soberanya ng Diyos--kung ang kani- 
yang soberanya ay ginagamit niya sa paraan na na- 
rarapat, matuwid, at sa ikabubuti ng kaniyang mga 
sakop, o hindi. Ang isang indikasyon nito ay ang pa- 
raan ng paglapit ng Serpiyente kay Eva: “Tala- 
ga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain 
mula sa bawat punungkahoy sa hardin?” Dito, ipi- 
nahiwatig niya na ang gayong bagay ay hindi ma- 
katuwiran---na ang Diyos ay masyadong mahigpit, 
anupat nagkakait ng isang bagay na nararapat lang 
na ibigay sa mag-asawa.---Gen 3:1. 


Ano ang “punungkahoy ng pagkakilala 
ng mabuti at masama”? 


Nang kumain sina Adan at Eva ng bunga ng “pu- 
nungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama,” 
ipinakita nila ang kanilang paghihimagsik. Bilang 
Soberano ng Sansinukob, karapatan ng Maylalang 
na magbigay ng kautusan may kinalaman sa pu- 
nungkahoy, sapagkat si Adan, yamang siya'y isang 
taong nilalang at hindi isang soberano, ay may mga 
limitasyon, at kailangan niyang kilalanin ang kato- 
tohanang ito. Upang magkaroon ng pansansinukob 
na kapayapaan at pagkakaisa, dapat kilalanin at su- 
portahan ng lahat ng matatalinong nilalang ang so- 
beranya ng Maylalang. Maipamamalas ni Adan ang 
pagkilala niya sa katotohanang ito sa pamamagitan 
ng pag-iwas na kumain ng bunga ng punungkahoy 
na iyon. Bilang ama ng lahat ng mga taong mabu- 
buhay sa lupa, dapat siyang maging masunurin at 
matapat, kahit sa kaliit-liitang bagay. Nasasangkot 


1184 


ang simulaing ito: “Ang taong tapat sa pinakakaun- 
ti ay tapat din sa marami, at ang taong di-matuwid 
sa pinakakaunti ay hindi rin matuwid sa marami.” 
(Luc 16:10) May kakayahan si Adan na magpakita 
ng sakdal na pagkamasunurin. Maliwanag na wa- 
lang anumang likas na masama sa mismong bunga 
ng punungkahoy. (Hindi seksuwal na pagsisiping 
ang ipinagbawal, sapagkat inutusan ng Diyos ang 
mag-asawa na “punuin ang lupa.” [Gen 1:28] Ang 
ipinagbawal ay ang bunga ng isang tunay na pu- 
nungkahoy, gaya ng sinasabi ng Bibliya.) Ang isina- 
sagisag ng punungkahoy ay malinaw na tinutukoy 
sa isang talababa sa Genesis 2:17, sa The Jerusalem 
Bible (1966): 

“Ang pagkakilalang ito ay isang pribilehiyo na ini- 
rereserba ng Diyos sa kaniyang sarili, at nais na- 
mang makuha ng tao, sa pamamagitan ng pagkaka- 
sala, 3:5, 22. Kaya hindi ito nangangahulugan ng 
pagiging omnisyente, na hindi tinataglay ng taong 
nagkasala, ni ito man ay ang pagkabatid kung ano 
ang kasuwato ng moralidad, sapagkat taglay na iyon 
ng tao bago siya nagkasala at hindi iyon maaaring 
ipagkait ng Diyos sa isang matalinong nilalang. Ito 
ay ang kakayahang magpasiya para sa kaniyang sa- 
rili kung ano ang mabuti at kung ano ang masama 
at kumilos kaayon niyaon, isang pag-aangkin ng lu- 
busang kasarinlan sa moral na nagpapahiwatig na 
hindi niya kinikilala ang kaniyang katayuan bilang 
isa na nilalang. Ang unang kasalanan ay isang pag- 
salakay sa soberanya ng Diyos, isang kasalanang 
bunga ng kapalaluan.” 

Pinaratangan ng pagiging makasarili ang 
mga lingkod ng Diyos. Ang isa pang aspekto ng 
usapin ay masusumpungan sa sinabi ni Satanas sa 
Diyos tungkol sa Kaniyang tapat na lingkod na si 
Job. Sinabi ni Satanas: “Natatakot ba si Job sa Diyos 
nang walang dahilan? Hindi ka ba naglagay ng ba- 
kod sa palibot niya at sa palibot ng kaniyang sam- 
bahayan at sa palibot ng lahat ng kaniyang pag-aari 
sa buong paligid? Ang gawa ng kaniyang mga ka- 
may ay iyong pinagpala, at ang kaniyang mga ala- 
gang hayop ay lumaganap sa lupa. Ngunit, upang 
mapaiba naman, iunat mo ang iyong kamay, paki- 
suyo, at galawin mo ang lahat ng kaniyang pag-aari 
at tingnan mo kung hindi ka niya susumpain nang 
mukhaan.” Ipinaratang din niya: “Balat kung balat, 
at ang lahat ng pag-aari ng isang tao ay ibibigay 
niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa.” (Job 1:9- 
11, 2:4) Samakatuwid, pinaratangan ni Satanas si 
Job na diumano'y hindi ito taimtim na naglilingkod 
sa Diyos, anupat masunurin ito sa Diyos dahil la- 
mang sa pansariling mga pakinabang. Sa gayon ay 
siniraang-puri ni Satanas ang Diyos may kaugna- 
yan sa Kaniyang soberanya, at ang mga lingkod ng 
Diyos naman may kaugnayan sa katapatan nila sa 


1185 


soberanyang iyon. Sa diwa ay sinabi niya na walang 
sinumang tao sa lupa ang mananatiling tapat sa so- 
beranya ni Jehova kung pahihintulutan siyang ila- 
gay ang tao sa pagsubok. 

Pinahintulutan ni Jehova na maiharap ang usa- 
pin. Gayunman, hindi iyon dahil hindi siya tiyak na 
ang kaniyang soberanya ay matuwid. Wala siyang 
kailangang patunayan sa kaniyang sarili. Dahil sa 
pag-ibig niya sa kaniyang matatalinong nilalang, 
nagbigay siya ng panahon upang malutas ang usa- 
pin. Pinahintulutan niyang subukin ni Satanas ang 
mga tao, sa harap ng buong sansinukob. At binig- 
yan niya ng pribilehiyo ang kaniyang mga nilalang 
na patunayang sinungaling ang Diyablo, at alisin 
ang kasiraang-puri hindi lamang mula sa pangalan 
ng Diyos kundi mula rin sa kanilang pangalan. Si 
Satanas, taglay ang kaniyang egotistikong saloobin, 
ay ibinigay sa isang di-sinang-ayunang kalagayan 
ng isip.” Sa paraan ng paglapit niya kay Eva, mali- 
wanag na may pagkakasalungatan sa kaniyang pa- 
ngangatuwiran. (Ro 1:28) Sapagkat pinararatangan 
niya ang Diyos ng pagiging di-makatarungan at di- 
matuwid sa paggamit ng soberanya at, kasabay na- 
man nito, maliwanag na inaasahan niya na magi- 
ging makatarungan ang Diyos: Waring iniisip niya 
na uubligahin ng Diyos ang Kaniyang sarili na pa- 
hintulutan siyang manatiling buhay kung mapatu- 
tunayan niya ang kaniyang paratang hinggil sa ka- 
walang-katapatan ng mga nilalang ng Diyos. 

Ang paglutas sa usapin ay napakahalaga. 
Sa katunayan, ang kalutasan ng usapin ay napaka- 
halaga sa lahat ng nabubuhay may kinalaman sa 
kaugnayan nila sa soberanya ng Diyos. Sapagkat 
kapag nalutas na ang gayong usapin, hindi na iyon 
kailangang ibangong muli. Lumilitaw na ninais ni 
Jehova na lubusang ipaalam at ipaunawa ang lahat 
ng katanungang nauugnay sa usaping ito. Ipinakiki- 
ta ng naging pagkilos ng Diyos na siya'y hindi nag- 
babago, itinatampok nito ang kaniyang soberanya, 
ipinakikita nito sa lahat ng pumipili sa kaniyang so- 
beranya na ito'y talagang kanais-nais, at ikinikintal 
nito sa kanila ang pagtitiwala sa soberanyang iyon. 
--Ihambing ang Mal 3:6. 

Isang usaping moral. Kung gayon, ang usa- 
pin ay hindi tungkol sa kapangyarihan, o likas na 
kalakasan, ito ay pangunahin nang isang usaping 
moral. Gayunman, dahil ang Diyos ay hindi nakikita 
at dahil ginagawa ni Satanas ang lahat upang bula- 
gin ang pag-iisip ng mga tao, kung minsan ay kinu- 
kuwestiyon ang kapangyarihan ni Jehova o maging 
ang Kaniyang pag-iral. (1Ju 5:19, Apo 12:9) Nagka- 
roon ng maling mga ideya ang mga tao hinggil sa 
dahilan ng pagtitiis at kabaitan ng Diyos at sila mis- 
mo ay lalong naging mapaghimagsik. (Ec 8:11, 2Pe 
3:9) Dahil dito, kailangan ang pananampalataya, ka- 


SOBERANYA 


sama ang pagdurusa, upang mapaglingkuran ang 
Diyos nang may katapatan. (Heb 11:6, 35-38) Ga- 
yunpaman, nilayon ni Jehova na ihayag sa lahat ang 
kaniyang soberanya at ang kaniyang pangalan. Si- 
nabi niya kay Paraon sa Ehipto: “Ang totoo, sa dahi- 
lang ito ay pinanatili kitang buhay, upang maipakita 
sa iyo ang aking kapangyarihan at upang maipaha- 
yag ang aking pangalan sa buong lupa.” (Exo 9:16) 
Sa katulad na paraan, nagbigay ang Diyos ng pana- 
hon sa sanlibutang ito at sa diyos nito, si Satanas na 
Diyablo, upang umiral at magpatuloy sa kanilang 
kabalakyutan, at nagtakda Siya ng panahon para 
puksain sila. (2Co 4:4: 2Pe 3:7) Ganito ang makahu- 
lang panalangin ng salmista: “Upang malaman ng 
mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw 
lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.” (Aw 
83: 18) Si Jehova mismo ay sumumpa: “Sa akin ay lu- 
luhod ang bawat tuhod, ang bawat dila ay susumpa, 
na nagsasabi, “Tiyak na kay Jehova ang buong katu- 
wiran at lakas.' "---Isa 45:23, 24. 

Kung hanggang saan umabot ang usapin. 
Hanggang saan ang saklaw ng usapin? Yamang ang 
tao ay nahikayat na magkasala, at yamang may 
isang anghel na nagkasala, ang usapin ay umabot at 
sumaklaw sa makalangit na mga nilalang ng Diyos, 
maging sa bugtong na Anak ng Diyos, ang Isa na pi- 
nakamalapit sa Diyos na Jehova. Ang Isang ito, na 
laging gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa 
kaniyang Ama, ay tiyak na sabik na sabik na mag- 
lingkod ukol sa pagbabangong-puri ng soberanya ni 
Jehova. (Ju 8:29, Heb 1:9) Pinili siya ng Diyos para 
sa atas na ito, anupat isinugo siya sa lupa, kung saan 
ipinanganak siya bilang isang sanggol na lalaki sa 
pamamagitan ng birheng si Maria. (Luc 1:35) Sakdal 
siya, at pinanatili niya ang gayong kasakdalan at ka- 
walang-kapintasan sa buong buhay niya, maging 
hanggang sa isang kahiya-hiyang kamatayan. (Heb 
7:26) Sinabi niya bago siya mamatay: “Ngayon ay 
may paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ay palala- 
yasin ang tagapamahala ng sanlibutang ito.” Ga- 
yundin: “Ang tagapamahala ng sanlibutan ay du- 
marating. At wala siyang kapangyarihan sa akin.” 
(Ju 12:31: 14:30) Walang kapangyarihan si Sata- 
nas na sirain ang katapatan ni Kristo, at hinatulan 
siyang bigo, anupat handa nang mapalayas. ‘Dinaig 
ni Jesus ang sanlibutan.'--Ju 16:33. 

Si Jesu-Kristo, Tagapagbangong-puri ng pa- 
giging matuwid ng soberanya ni Jehova. 
Kaya sa lubusang sakdal na paraan, pinatunayan ni 
Jesu-Kristo na ang Diyablo ay sinungaling, anupat 
lubos na sinasagot ang tanong na, May tao ba 
na mananatiling tapat sa Diyos sa ilalim ng anu- 
mang pagsubok? Dahil dito, si Jesus ay inatasan 
ng Soberanong Diyos upang maging Tagatupad ng 


SOBI 


Kaniyang mga layunin, ang isa na gagamitin upang 
lipulin ang kabalakyutan, at pati ang Diyablo, mula 
sa sansinukob. Ang awtoridad na ito ay gagamitin 
niya, at luluhod ang bawat tuhod at ang bawat dila 
ay hayagang kikilala na si Jesu-Kristo ay Panginoon 
sa ikaluluwalhati ng Diyos na Ama.--Fil 2:5-11, 
Heb 2:14: 1Ju 3:8. 

Sa pamumunong ipinagkaloob sa Anak, mamama- 
hala siya sa pangalan ng kaniyang Ama, anupat 'pa- 
pawiin” niya ang lahat ng pamahalaan at ang lahat 
ng awtoridad at kapangyarihan na sumasalansang 
sa soberanya ni Jehova. Isinisiwalat ng apostol na si 
Pablo na pagkatapos nito, ihahandog ni Jesu-Kristo 
ang pinakamalaking parangal sa soberanya ni Jeho- 
va, sapagkat “kapag ang lahat ng bagay ay naipasa- 
kop na sa kaniya, kung magkagayon ay magpapasa- 
kop din mismo ang Anak sa Isa na nagpasakop ng 
lahat ng bagay sa kaniya, upang ang Diyos ay ma- 
ging lahat ng bagay sa bawat isa.”---1Co 15:24-28. 

Ipinakikita ng aklat ng Apocalipsis na pagkatapos 
ng Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo, kung kai- 
lan ibabagsak niya ang lahat ng awtoridad na mag- 
tatangkang maging karibal ng soberanya ni Jehova, 
ang Diyablo ay pakakawalan sa loob ng maikling pa- 
nahon. Sisikapin niyang muling ibangon ang usa- 
pin, ngunit hindi na pahihintulutang magtagal ang 
isang bagay na nalutas na. Si Satanas at ang mga 
sumusunod sa kaniya ay lubusang lilipulin.---Apo 
20:7-10. 

May mga iba pa na nasa panig ni Jehova. 
Bagaman nailaan na ng katapatan ni Kristo ang 
kumpletong katibayan na sumusuporta sa panig ng 
Diyos hinggil sa usapin, ang iba ay pinahihintulutan 
ding makibahagi rito. (Kaw 27:11) Ang mga epekto 
ng landasin ni Kristo bilang tagapag-ingat ng kata- 
patan, pati na ng kaniyang sakripisyong kamata- 
yan, ay itinawag-pansin ng apostol: “Sa pamamagi- 
tan ng isang gawa ng pagbibigay-katuwiran ang 
resulta sa lahat ng uri ng mga tao ay ang pagpapa- 
hayag sa kanila na matuwid para sa buhay.” (Ro 
5:18) Si Kristo ay ginawang Ulo ng “katawan” o ng 
kongregasyon (Col 1:18), na ang mga miyembro ay 
nakikibahagi sa kaniyang kamatayan taglay ang ka- 
tapatan, at nagagalak siya na makibahagi sila sa ka- 
niya bilang mga kasamang tagapagmana, bilang 
mga kasamang hari sa kaniyang pamamahala sa 
Kaharian. (Luc 22:28-30: Ro 6:3-5: 8:17: Apo 20: 
4, 6) Ang makadiyos na mga tao noong sinaunang 
panahon, na naghihintay sa paglalaan ng Diyos, ay 
nanatiling tapat, bagaman di-sakdal ang kanilang 
katawan. (Heb 11:13-16) At marami pa ang maglu- 
luhod ng kanilang tuhod sa dakong huli taglay ang 
taos-pusong pagkilala sa matuwid at karapat-dapat 
na soberanya ng Diyos. Gaya ng sinabi sa makahu- 
lang awit ng salmista: “Ang bawat bagay na may 


1186 


hininga---purihin nito si Jah. Purihin ninyo si Jah!” 
--Aw 150:6. 


SOBI. Isang matapat na sakop ni Haring David. 
Si Sobi at dalawang iba pa ang nagdala kay David 
ng lubhang kinakailangang mga panustos nang tu- 
makas ang hari at ang pangkat nito mula sa Jerusa- 
lem dahil sa paghihimagsik ni Absalom. (2Sa 17:27- 
29) Si Sobi ang “anak ni Nahas mula sa Raba ng 
mga anak ni Ammon. ”---Tingnan ang Nanas Blg. 3. 


SOCO(H) 


hoy]]. 

1. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. Waring 
ito'y tinukoy kapuwa bilang Soco at Socoh. (Jos 15: 
20, 33, 35) Tinipon ng mga Filisteo ang kanilang 
mga hukbo sa Socoh at pagkatapos ay nagkampo 
sila sa karatig na Epes-damim bago ang pakikipag- 
sagupa ni Goliat kay David. (1Sa 17:1) Pagkaraan ng 
maraming taon, lumilitaw na ang Soco na ito'y ka- 
bilang sa mga lunsod na pinatibay ni Rehoboam. 
(2Cr 11:5-7: ngunit, ang tekstong ito ay maaaring 
kumakapit sa Blg. 2.) Gayunpaman, ang Soco, kasa- 
ma ng mga sakop na bayan nito, ay nabihag ng mga 
Filisteo pagkaraan ng mahigit na 200 taon, no- 
ong panahon ng pamamahala ni Haring Ahaz. (2Cr 
28:16-18) Ipinapalagay na ang lokasyon nito ay ang 
mga guho sa Khirbet ‘Abbad (Horvat Sokho), sa Ma- 
babang Kapatagan ng Elah mga 4 na km (2.5 mi) 
sa STS ng Azeka, bagaman waring napanatili sa 
Khirbet Shuweikeh, di-kalayuan sa dakong S, ang 
Biblikal na pangalan nito. 

2. Ang Socoh, isang lunsod sa bulubunduking 
pook ng Juda. (Jos 15:20, 48) Kadalasang ipinapala- 
gay na ito ay ang Khirbet Shuweikeh, na mga 17 km 
(11 mi) sa TK ng Hebron. Ito'y ibang Khirbet Shu- 
weikeh at hindi ang binanggit sa Blg. 1. 

3. Ang Socoh, isang lugar na nasa ilalim ng pa- 
ngangasiwa ng isa sa mga kinatawan ni Solomon. 
(1Ha 4:7, 10) Ang iminungkahing pag-uugnay nito 
sa Khirbet Shuweiket er-Ras, na mga 15 km (9.5 mi) 
sa KHK ng Samaria, ay waring tumutugma sa ulat, 
yamang ang iminumungkahing mga lugar ng Aru- 
bot at Heper (na binanggit kasama ng Socoh sa ulat 
ng Mga Hari) ay kalapit lamang nito. 

4. Sa talaangkanan ng Juda, si Heber ay tinawag 
na “ama ni Soco.” (1Cr 4:18) Maaaring ang Soco ay 
personal na pangalan ng inapo ni Heber, o maaaring 
ipinahihiwatig ng teksto na si Heber ang nagtatag 
ng lunsod ng Soco o ng populasyon nito. Kung ipa- 
palagay na ang huling nabanggit ang naging situ- 
wasyon, hindi posibleng matiyak kung ang tinutu- 
koy ay ang Soco(h) Blg. 1 o Blg. 2. 


SODI [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “matalik na kapisanan"]. Isang Zebulonita na 


[posible, Sanga [ng isang Punungka- 


1187 


ang anak na si Gaddiel ang kumatawan sa kaniyang 
tribo sa paniniktik sa Lupang Pangako.--Bil 13:2, 10. 


SODOMA. Isang lunsod na nasa kahabaan ng 
TS hangganan ng Canaan. (Gen 10:19: 13:12) Ang 
Sodoma ay kadalasang binabanggit kasama ng Go- 
morra. Waring ito ang pinakaprominente sa limang 
lunsod, na lumilitaw na nasa Mababang Kapatagan 
ng Sidim. (Gen 14:2, 3) Sa ngayon, naniniwala ang 
maraming iskolar na ang orihinal na mga lugar ng 
Sodoma at ng iba pang “mga lunsod ng Distrito” ay 
nasa ilalim ng Dagat na Patay, bagaman kamakai- 
lan, may mga nagsasabi na ang mga guho ng mga 
lunsod na ito ay maiuugnay sa mga lugar na nasa 
kahabaan ng mga wadi sa dakong S at TS ng Dagat 
na Patay.--Gen 13:12, tingnan ang DAGAT ASIN. 

Nang magpasiya sina Abraham at Lot na maghi- 
walay upang maiwasan ang pagtatalo ng kanilang 
mga tagapag-alaga ng kawan, si Lot ay pumaroon sa 
gawing silangan tungo sa Distrito ng Jordan na na- 
tutubigang mainam. Itinayo niya ang kaniyang tol- 
da malapit sa Sodoma. Doon ay nasumpungan niya 
na “ang mga lalaki ng Sodoma ay masasama at ta- 
lamak na mga makasalanan laban kay Jehova,” at 
lubha itong ikinabagabag ni Lot. (Gen 13:5-13, 2Pe 
2:7, 8) Pagkalipas ng ilang panahon, pagkatapos ng 
kanilang 12-tadng pagpapasakop kay Kedorlaomer 
na hari ng Elam, ang mga tumatahan sa Sodoma at 
sa apat na iba pang lunsod ay naghimagsik. Nang 
sumunod na taon, tinalo ni Kedorlaomer at ng kani- 
yang mga kaalyado si Bera, na hari ng Sodoma, at 
ang mga kakampi nito. Pagkatapos nilang kunin ang 
mga pag-aari at pagkain ng mga ito, binihag ng mga 
nagtagumpay si Lot at ang iba pa.--Gen 14:1-12. 

Nang matalo ng mga hukbo ni Abraham si Kedor- 
laomer, binawi niya ang mga bihag at samsam, pati 
na si Lot at ang sambahayan nito. Pinilit ng hari ng 
Sodoma si Abraham na kunin ang nabawing mga 
pag-aari, ngunit tumanggi si Abraham, upang hindi 
sabihin ni Bera, “Ako ang nagpayaman kay Abram.” 
--Gen 14:13-24. 

Walang-hanggang Pagkapuksa. Gayunman, 
nagpatuloy ang Sodoma sa landasin na salansang 
kay Jehova. Nakilala ito sa imoral na mga gawaing 
gaya ng homoseksuwalidad. Sinabi ni Jehova: “Ang 
sigaw ng pagdaing tungkol sa Sodoma at Gomorra, 
oo, iyon ay malakas, at ang kanilang kasalanan, 
oo, iyon ay napakabigat.” Kaya naman, isinugo ng 
Diyos ang kaniyang mga anghel upang puksain ang 
Sodoma. Ngunit tiniyak niya kay Abraham na kung 
may sampung taong matuwid na masusumpungan 
sa lugar na iyon, ang buong lunsod ay paliligtasin. 
--Gen 18:16, 20-33. 

Ipinakita ng lunsod na nararapat itong puksa- 
in. Isang mahalay na pangkat ng mga taga-Sodoma, 
na kinabibilangan ng mga batang lalaki at matatan- 


SODYAKO 


dang lalaki, ang pumalibot sa bahay ni Lot, at ti- 
nangka nilang gahasain ang kaniyang mga pana- 
uhing anghel. Kinabukasan, nang si Lot at ang 
kaniyang asawa at dalawang anak na babae ay ma- 
kaalis na sa lunsod, ang Sodoma at Gomorra ay pi- 
nuksa sa pamamagitan ng asupre at apoy. (Gen 
19:1-29: Luc 17:28, 29) Nang maglaon, ang Sodoma 
at Gomorra ay naging isang kasabihan na naglala- 
rawan ng lubos na pagpuksa ng Diyos na Maka- 
pangyarihan-sa-lahat (Deu 29:23, Isa 1:9: 13:19, Jer 
49:18: 50:40; Pan 4:6: Am 4:11: Zef 2:9: Ro 9:29) at 
sukdulang kabalakyutan.--Deu 32:32, Isa 1:10, 3:9, 
Jer 23:14, Eze 16:46-56, tingnan ang GOMORRA. 

Hinggil sa Judiong lunsod na magtatakwil sa ma- 
buting balita, sinabi ni Jesus: “Higit na mababata ng 
lupain ng Sodoma at Gomorra ang Araw ng Paghu- 
hukom kaysa ng lunsod na iyon.” (Mat 10:15, 11:23, 
24) Sinasabi ng Judas 7 na ang Sodoma at Gomorra 
“ay nakalagay sa harap natin bilang isang babalang 
halimbawa sa pagdanas ng parusang hatol na wa- 
lang-hanggang apoy.” Kaya, maliwanag na ang pa- 
nanalita ni Jesus ay gumagamit lamang ng hyper- 
bole upang idiin na malayong mangyari na ang 
mga tao sa ilang partikular na unang-siglong Ju- 
diong lunsod ay magsisisi kahit pa sa Araw ng Pag- 
huhukom. 

“Sa Espirituwal na Diwa.” Sinasabi ng Apo- 
calipsis 11:3, 8 na ang mga bangkay ng “dalawang 
saksi” ng Diyos ay nakahiga sa malapad na daan ng 
dakilang lunsod na “sa espirituwal na diwa ay tina- 
tawag na Sodoma at Ehipto.” Sa hula ni Isaias (1:8- 
10), ang Sion o Jerusalem ay itinutulad sa Sodoma 
at ang mga tagapamahala nito ay tinatawag na 
“mga diktador ng Sodoma.” Gayunman, noong mga 
96 C.E. nang ibigay kay Juan ang pangitain sa Apo- 
calipsis hinggil sa mga pangyayaring magaganap sa 
hinaharap, ang lunsod ng Jerusalem ay matagal 
nang nawasak, noon pang 70 C.E. Kaya, tiyak na 
ang tinutukoy sa pangitain ay isang “dakilang lun- 
sod” o organisasyon, isang antitipikong Jerusalem, 
na inilalarawan ng di-tapat na sinaunang Jerusa- 
lem. 


SODYAKO.. Ang pangkat ng mga bituing naki- 
kita mula sa lupa at nasa loob ng siyam na digri sa 
magkabilang panig ng orbit ng planetang Lupa sa 
palibot ng araw. May kinalaman kay Haring Josias 
ng Juda, sinasabi ng 2 Hari 23:5: “At inalisan niya 
ng trabaho ang mga saserdote ng mga banyagang 
diyos, na inilagay ng mga hari ng Juda upang gu- 
mawa sila ng haing usok sa matataas na dako sa 
mga lunsod ng Juda at sa mga dakong nakapalibot 
sa Jerusalem, at gayundin yaong mga gumagawa 
ng haing usok para kay Baal, sa araw at sa buwan 
at sa mga konstelasyon ng sodyako at sa buong 
hukbo ng langit.” Dito, ang pananalitang isinalin 


SOHAM 


bilang “mga konstelasyon ng sodyako” ay nagmula 
sa salitang Hebreo na mazza-lohth'. Minsan lamang 
itong lumitaw sa Bibliya, bagaman maaaring nau- 
ugnay ito sa salitang Mazza-rohth' na matatagpuan 
sa Job 38:32. Makatutulong ang konteksto upang li- 
nawin kung ano ang kahulugan nito. 

Karaniwang kinikilala na sinaunang mga Babilon- 
yo ang nakatuklas sa tinatawag na zodiacal zone. Ti- 
yak na pinagmasdan nila ang nakikitang taunang 
landas ng araw sa gitna ng mga bituin. Sa ngayon, 
ang landas na ito ay tinatawag na ecliptic. Napansin 
ng mga astronomo na sa isang sona na may lapad 
na mga 18 digri, anupat may saklaw na 9 na digri sa 
magkabilang panig ng ecliptic, ay naroroon ang na- 
kikitang mga landas ng araw, buwan, at ng pangu- 
nahing mga planeta, kung titingnan mula sa lupa. 
Gayunman, noon lamang ikalawang siglo B.C.E. hi- 
nati-hati ng isang Griegong astronomo ang sodyako 
sa 12 magkakasinlaking bahagi na tig-30 digri ba- 
wat isa. Nang maglaon, ang mga bahaging ito ay ti- 
nawag na mga sagisag ng sodyako at pinangalanan 
ayon sa kaugnay na mga konstelasyon. Ang sali- 
tang Ingles na “Zodiac” ay nagmula sa Griego at na- 
ngangahulugang “circle of animals,” yamang ang 
pangalan ng karamihan sa 12 konstelasyon ng sod- 
yako ay kinuha sa pangalan ng mga hayop o mga 
nilalang sa dagat. 

Sa ngayon, ang mga sagisag na ito ay hindi 
na katugma ng mga konstelasyong orihinal na pi- 
nagkunan ng kanilang pangalan. Ito'y resulta ng 
tinatawag na precession of the equinoxes, anu- 
pat dahil dito ay unti-unting umuusog nang mga 
isang digri pasilangan ang mga konstelasyon tu- 
wing ika-70 taon sa isang siklo na inaabot nang 
mga 26,000 taon. Kaya naman, sa nakalipas na 
2,000 taon, ang sagisag ng Aries ay umusog nang 
halos 30 digri tungo sa dating kinaroroonan ng 
konstelasyon ng Pisces. 

Koneksiyon sa Astrolohiya. Noon pa mang 
sinaunang panahon sa Mesopotamia, sinasamba na 
ang mga konstelasyon ng sodyako. Sinasabi na ang 
mga konstelasyong ito ay may kani-kaniyang kata- 
ngian, at ginagamit naman ang mga ito sa paggawa 
ng astrolohikal na mga prediksiyon batay sa parti- 
kular na puwesto o kaugnayan ng mga bagay sa ka- 
langitan at ng mga sagisag ng sodyako sa alinmang 
partikular na panahon. Gaya ng ipinakikita ng teks- 
to sa 2 Hari 23:5, mga saserdote ng mga banyagang 
diyos, na dinala ng ilang hari, ang nagpasok ng ga- 
nitong astrolohiya sa bansang Juda. Bago pa nito ay 
matagal nang ipinagbawal ng Diyos na Jehova ang 
ganitong pagsamba sa bituin, at tinakdaan ito ng 
parusang kamatayan.--Deu 17:2-7. 

Ang astrolohiya ay pangunahing aspekto ng pag- 
sambang Babilonyo. Gayunpaman, ang mga predik- 


1188 


siyon ng kaniyang mga astrologo, na ibinatay sa 
sodyako, ay hindi nakapagligtas sa Babilonya mula 
sa pagkawasak, gaya ng tumpak na inihula ng pro- 
petang si Isaias.--Isa 47:12-15, tingnan ang ASTRO- 
LOGO. 

Sa ngayon, gumaganap pa rin ng mahalagang pa- 
pel sa pagsamba ng maraming tao ang mga sagisag 
ng sodyako. Kapansin-pansin na ang mga sagisag 
ng sodyako ay nakapasok sa ilang katedral ng Sang- 
kakristiyanuhan at sa ngayon ay makikita sa mga 
lugar na gaya ng Cathedral of Notre Dame sa Paris, 
gayundin sa mga katedral ng Amiens at Chartres, 
sa Pransiya. 


SOHAM [Onix]. Isang Meraritang Levita na ka- 
sangkot sa muling pag-oorganisa ni David sa Le- 
vitikong mga paglilingkod, anak ni Jaazias.--1Cr 
24:27, 31. 


SOLOMON [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “kapayapaan”]. Anak ni Haring David 
na mula sa linya ni Juda, hari ng Israel mula 1037 
hanggang 998 B.C.E. Matapos ilahad ang pagkama- 
tay ng anak na isinilang kay David na ibinunga ng 
kaniyang bawal na pagsiping kay Bat-sheba, nagpa- 
tuloy ang ulat ng Bibliya: “At inaliw ni David si Bat- 
sheba na kaniyang asawa. Pumaroon din siya sa 
kaniya at sumiping sa kaniya. Sa kalaunan ay nag- 
silang siya ng isang anak na lalaki, at ang pangalan 
nito ay tinawag na Solomon. At minahal ito ni Jeho- 
va. Kaya nagsugo siya sa pamamagitan ni Natan na 
propeta at tinawag na Jedidias ang pangalan nito, 
alang-alang kay Jehova.” (2Sa 12:24, 25) Nang mag- 
laon ay nagkaroon si Solomon ng tatlong tunay na 
kapatid, mga anak na lalaki nina David at Bat- 
sheba: sina Simea, Sobab, at Natan.---1Cr 3:5. 

Ang Pangako ni Jehova kay David. [pinaha- 
yag ni Jehova kay David, bago ang kapanganakan ni 
Solomon, na isang anak ang ipanganganak sa kani- 
ya at ang magiging pangalan nito ay Solomon, at na 
ang isang ito ang magtatayo ng bahay para sa Ka- 
niyang pangalan. Waring ibinigay dito ang panga- 
lang Jedidias (nangangahulugang “Minamahal ni 
Jah”) upang ipahiwatig kay David na pinagpapala na 
ni Jehova ang kaniyang pag-aasawa kay Bat-sheba 
at na ang bunga nito ngayon ay sinang-ayunan 
niya. Ngunit hindi sa pangalang ito karaniwang na- 
kilala ang bata. Tiyak na ang pangalang Solomon 
(mula sa salitang-ugat na nangangahulugang “ka- 
payapaan") ay kumapit may kaugnayan sa tipan ni 
Jehova kay David, na doon ay sinabi niya na si Da- 
vid, palibhasa'y isang lalaking nagbubo ng mara- 
ming dugo sa digmaan, ay hindi magtatayo ng ba- 
hay para kay Jehova, gaya ng isinapuso ni David 
na gawin. (1Cr 22:6-10) Hindi naman ito nanganga- 
hulugang mali ang pakikipagdigma ni David. Ngu- 


1189 


nit ang kaurian at tunguhin ng makasagisag na 
kaharian ni Jehova ay pangunahin nang pangkapa- 
yapaan, lilipulin ng mga pakikidigma nito ang kaba- 
lakyutan at ang mga sumasalansang sa sobera- 
nya ni Jehova, paaabutin ang teritoryo ng Israel 
sa mga hangganang itinalaga ng Diyos, at itatatag 
ang katuwiran at kapayapaan. Ang mga tunguhing 
ito ay naisakatuparan ng mga pakikipagdigma ni 
David para sa Israel. Ang pamamahala ni Solomon 
ay pangunahin nang isang mapayapang paghahari. 

Tinangka ni Adonias na Agawin ang Trono. 
Pagkapanganak kay Solomon, ang sumunod na pag- 
banggit sa kaniya sa ulat ng Kasulatan ay noong pa- 
nahong matanda na si David. Tiyak na dahil sa pa- 
ngako ni Jehova, si David ay sumumpa noon kay 
Bat-sheba na si Solomon ang hahalili sa kaniya sa 
trono. Alam ito ng propetang si Natan. (1Ha 1:11-13, 
17) Hindi sinasabi kung alam din ito ng kapatid sa 
ama ni Solomon na si Adonias. Anuman ang kalaga- 
yan, tinangka ni Adonias na kunin ang trono sa pa- 
raang katulad ng ginawa ni Absalom. Marahil ay 
dahil mahina na ang hari at dahil sinusuportahan si 
Adonias ni Joab na pinuno ng hukbo at ni Abiatar 
na saserdote, nagtiwala siya na magtatagumpay 
siya. Gayunpaman, ang pagkilos na iyon ay isang 
kataksilan, isang pagsisikap na agawin ang trono 
habang buhay pa si David anupat walang pagsang- 
ayon ni David o ni Jehova. Gayundin, isiniwalat ni 
Adonias ang kaniyang katusuhan nang isaayos niya 
ang isang paghahain sa En-rogel, kung saan niya 
binalak na maideklara siya bilang hari. Ang inanya- 
yahan lamang niya ay ang ibang mga anak ng hari 
at ang mga tao ng Juda, na mga lingkod ng hari, 
ngunit hindi niya isinali si Solomon, si Natan na pro- 
peta, si Zadok na saserdote, at ang makapangyari- 
hang mga lalaki na nakasama ni David sa labanan, 
pati na si Benaias na lider ng mga ito. Ipinahihiwa- 
tig nito na itinuring ni Adonias si Solomon na isang 
karibal at isang hadlang sa kaniyang mga ambi- 
syon.— 1Ha 1:5-10. 

Iniluklok sa Trono si Solomon. Ngunit ang 
propetang si Natan, na laging tapat kay Jehova at 
kay David, ay alisto. Matapos na isugo muna si Bat- 
sheba na tinagubilinan niyang ipabatid sa hari ang 
hinggil sa pakana, siya naman ang pumasok at tina- 
nong si David kung ang pagpoproklamang ito kay 
Adonias bilang hari ay may pahintulot niya. Kumi- 
los agad si David, anupat tinawag si Zadok na saser- 
dote at si Natan upang dalhin si Solomon sa Gihon 
sa ilalim ng proteksiyon ni Benaias at ng mga tau- 
han nito. Pasasakayin nila si Solomon sa mulang- 
babae ng hari (nagpapahiwatig ng malaking kara- 
ngalan para sa nakasakay, sa kasong ito, na siya ang 
kahalili ng hari). (Ihambing ang Es 6:8, 9.) Sinunod 
ang mga tagubilin ni David, at si Solomon ay pina- 
hiran at ibinunyi bilang hari.---1Ha 1:11-40. 


SOLOMON 


Nang marinig ang tunog ng musika sa Gihon, na 
hindi gaanong kalayuan, at ang hiyaw ng bayan: 
“Mabuhay si Haring Solomon,” si Adonias at ang ka- 
niyang mga kasabuwat ay tumakas dahil sa takot at 
pagkalito. Patiunang ipinakita ni Solomon na magi- 
ging mapayapa ang kaniyang pamamahala nang tu- 
manggi siyang mabahiran ng paghihiganti ang ka- 
niyang pagluklok sa trono. Kung nabaligtad ang 
mga pangyayari, malamang na napatay si Solomon. 
Tumakas si Adonias patungo sa santuwaryo upang 
doon manganlong, kaya ipinakuha siya roon ni Solo- 
mon upang dalhin sa harap niya. Matapos sabihan si 
Adonias na mananatili siyang buhay malibang may 
kasamaang masumpungan sa kaniya, pinauwi siya 
ni Solomon sa kaniyang bahay.---1Ha 1:41-53. 

Ang Tagubilin ni David kay Solomon. Bago 
mamatay si David, taimtim niyang inutusan si Solo- 
mon na “tuparin mo ang katungkulan kay Jehova na 
iyong Diyos sa pamamagitan ng paglakad sa kani- 
yang mga daan, sa pamamagitan ng pagtupad sa 
kaniyang mga batas, sa kaniyang mga utos at sa ka- 
niyang mga hudisyal na pasiya at sa kaniyang mga 
patotoo.” Tinagubilinan din niya ito na huwag haya- 
ang “bumabang payapa sa Sheol” sina Joab at Simei, 
at pagpakitaan niya ng maibiging-kabaitan ang mga 
anak ni Barzilai na Gileadita. (1Ha 2:1-9) Malamang 
na bago pa nito ay naibigay na ni David kay Solo- 
mon ang mga tagubilin may kinalaman sa pagtata- 
yo ng templo, anupat ipinasa sa kaniya ang arkitek- 
tural na plano “na napasakaniya sa pamamagitan ng 
pagkasi.” (1Cr 28:11, 12, 19) Inutusan ni David ang 
mga prinsipe ng Israel na naroroon na tulungan si 
Solomon na kaniyang anak at makibahagi sa pag- 
tatayo ng santuwaryo ni Jehova. Noong okasyong 
iyon, muling pinahiran ng bayan si Solomon bi- 
lang hari at si Zadok bilang saserdote. (1Cr 22:6-19, 
kab 28, 29:1-22) Sa pasimula pa lamang ng pagha- 
hari ni Solomon ay pinagpala na siya ng Diyos, anu- 
pat siya ay nagsimulang umupo sa “trono ni Jehova 
bilang hari na kahalili ni David na kaniyang ama at 
nagtagumpay” sa pagkahari at higit pang tumibay 
roon.--1Cr 29:23, 2Cr 1:1. 

Ang Subersibong Kahilingan ni Adonias. 
Di-nagtagal at kinailangang kumilos si Solomon 
upang isagawa ang mga tagubilin ni David may ki- 
nalaman kay Joab. Ibinunsod ito ng pagkilos ni Ado- 
nias, na nag-aambisyon pa rin sa kabila ng awa na 
ipinakita sa kaniya ni Solomon. Nilapitan ni Adonias 
ang ina ni Solomon at sinabi: “Alam na alam mo na 
ang paghahari ay magiging akin sana, at sa akin iti- 
nuon ng buong Israel ang kanilang mukha upang 
ako ang maging hari, ngunit ang paghahari ay na- 
baling at napasaaking kapatid, sapagkat si Jehova 
ang dahilan kung kaya iyon ay naging kaniya.” Dito 
ay kinilala ni Adonias na si Jehova ang nasa likod ng 
pagluklok ni Solomon sa trono, ngunit ang kaniyang 


SOLOMON 


kahilingan na kasunod ng mga salitang iyon ay isa 
pang tusong pagtatangka upang maagaw ang pag- 
kahari. Sinabi niya kay Bat-sheba: “Pakisuyo, sabihin 
mo kay Solomon na hari... na ibigay niya sa akin 
si Abisag na Sunamita bilang asawa.” Maaaring ina- 
kala ni Adonias na marami siyang tagasunod, bukod 
pa sa pagsuporta nina Joab at Abiatar, anupat, sa 
pagkuha sa tagapag-alaga ni David, na itinuturing 
na isang babae ni David, bagaman hindi ito sinipi- 
ngan ni David, makapagpapasimula siya ng isang 
paghihimagsik na maaaring makapagpabagsak kay 
Solomon. Ayon sa kaugalian, ang mga asawa at mga 
babae ng isang hari ay maaari lamang mapunta sa 
kaniyang legal na kahalili, anupat ang pagkuha sa 
gayong mga asawa ay itinuturing na pag-angkin 
sa trono. (Ihambing ang 2Sa 16:21, 22.) Palibhasa'y 
hindi natanto ni Bat-sheba ang pagiging tuso ni 
Adonias, itinawid niya kay Solomon ang kahilingan 
nito, na kaagad namang naunawaan ni Solomon 
na isang pagtatangka upang agawin ang pagkahari 
kung kaya agad niyang isinugo si Benaias upang pa- 
tayin si Adonias.--1Ha 2:13-25. 

Inalis sa tungkulin si Abiatar; ipinapatay si 
Joab. Pagkatapos ay pinagtuunan ni Solomon ng 
pansin ang mga nakipagsabuwatan kay Adonias. 
Inalis si Abiatar sa pagkasaserdote bilang katuparan 
ng salita ni Jehova laban sa sambahayan ni Eli (1Sa 
2:30-36), ngunit hindi siya pinatay, sapagkat dinala 
niya noon ang Kaban sa harap ni David at dumanas 
siya ng kapighatian kasama nito. Si Zadok ang hu- 
malili kay Abiatar. Samantala, nang makarating kay 
Joab ang tungkol sa pagkilos ni Solomon, siya ay tu- 
makas at humawak sa mga sungay ng altar, ngunit 
pinatay siya roon ni Benaias sa utos ni Solomon. 
-- 1Ha 2:26-35. 

Ipinapatay si Simei. Pinanumpa rin ni Solo- 
mon si Simei na sundin ang ilang pagbabawal, 
sapagkat isinumpa ng lalaking ito ang kaniyang 
amang si David. Pagkaraan ng mga tatlong taon, 
nang labagin ni Simei ang pagbabawal na ito, ipina- 
patay siya ni Solomon. Sa gayon ay lubusang naisa- 
gawa ang utos ni David kay Solomon.--- 1Ha 2:36-46. 

Ang Pantas na Kahilingan ni Solomon. No- 
ong maagang bahagi ng paghahari ni Solomon, ang 
bayan ay naghahain sa maraming “matataas na 
dako,” sapagkat walang bahay si Jehova, bagaman 
ang tabernakulo ay nasa Gibeon at ang kaban ng ti- 
pan ay nasa isang tolda sa Sion. Bagaman sinabi ni 
Jehova na ang kaniyang pangalan ay ilalagay sa Je- 
rusalem, maliwanag na pinahintulutan niya ang ga- 
waing ito hanggang sa maitayo ang templo. (1Ha 3: 
2, 3) Sa Gibeon, na kilala bilang “ang bantog na ma- 
taas na dako,” ay naghandog si Solomon ng isang li- 
bong haing sinusunog. Doon ay nagpakita si Jehova 
sa kaniya sa isang panaginip at sinabi: “Hilingin mo 


1190 


kung ano ang ibibigay ko sa iyo.” Sa halip na humi- 
ngi ng kayamanan, kaluwalhatian, at tagumpay, hu- 
miling si Solomon ng isang pusong marunong, may 
unawa, at masunurin upang magawa niyang hatu- 
lan ang Israel. Lubhang ikinalugod ni Jehova ang 
mapagpakumbabang kahilingan ni Solomon kung 
kaya hindi lamang ang hiningi ni Solomon ang ibi- 
nigay niya rito kundi pati rin kayamanan at kaluwal- 
hatian “anupat walang sinuman sa mga hari ang 
makakatulad mo, sa lahat ng iyong mga araw.” Ga- 
yunman, idinagdag ni Jehova ang ganitong payo: 
“At kung lalakad ka sa aking mga daan sa pamama- 
gitan ng pagtupad sa aking mga tuntunin at sa 
aking mga utos, kung paanong lumakad si David na 
iyong ama, pahahabain ko rin ang iyong mga araw.” 
--1Ha 3:4-14. 

Di-kalaunan, nang dalawang patutot ang magha- 
rap ng isang mahirap na suliranin hinggil sa pagki- 
lala sa tunay na ina ng isang sanggol, ipinakita ni 
Solomon na talagang pinagkalooban siya ng Diyos 
ng karunungan sa paghatol. Lubha nitong pinalakas 
ang awtoridad ni Solomon sa paningin ng bayan. 
--1Ha 3:16-28. 

Mga Proyekto ng Pagtatayo. (MGA LARAWAN, 
Tomo 1, p. 748, 750, 751) Noong ikaapat na taon ng 
kaniyang paghahari, nang ikalawang buwan ng taon 
(buwan ng Ziv [Abril-Mayo]), noong 1034 B.C.E., si- 
nimulang itayo ni Solomon ang bahay ni Jehova sa 
Bundok Moria. (1Ha 6:1) Ang pagtatayo ng tem- 
plo ay mapayapa at tahimik, tinabas na ang mga 
bato bago dalhin sa dakong pinagtatayuan, anu- 
pat walang narinig na ingay ng martilyo o palakol 
o ng anumang kasangkapang bakal. (1Ha 6:7) Si Ha- 
ring Hiram ng Tiro ay nakipagtulungan sa paglala- 
an ng mga tabla ng mga punong sedro at enebro ka- 
palit ng trigo at langis. (1Ha 5:10-12, 2Cr 2:11-16) 
Nagpadala rin siya ng mga manggagawa, kabilang 
ang isang dalubhasang manggagawa na nagnga- 
ngalang Hiram, na anak ng isang lalaking taga-Tiro 
at isang babaing Hebreo. (1Ha 7:13, 14) Tumawag si 
Solomon ng 30,000 lalaki para sa puwersahang pag- 
tatrabaho, anupat isinugo sila sa Lebanon sa rilye- 
bong 10,000 sa isang buwan. Bawat pangkat ay 
umuuwi sa kanilang tahanan sa loob ng dalawang 
buwan. Bukod sa mga ito, may 70,000 tagapagdala 
ng pasan at 80,000 maninibag. Ang huling nabang- 
git na mga grupo ay mga di-Israelita.--- 1Ha 5:13-18, 
2Cr 2:17, 18. 

Pagpapasinaya ng templo. Ang pagkalaki- 
laking proyektong iyon ng pagtatayo ay sumaklaw 
ng pito at kalahating taon, anupat natapos sa ikawa- 
long buwan, ang Bul, noong 1027 B.C.E. (1Ha 6:37, 
38) Lumilitaw na pagkatapos nito ay gumugol pa ng 
ilang panahon upang maipasok ang mga kagamitan 
at maisaayos ang lahat ng bagay, sapagkat naisaga- 
wa ni Solomon ang pagpapabanal at pagpapasinaya 


1191 


ng templo noong ikapitong buwan, ang Etanim, sa 
panahon ng Kapistahan ng mga Kubol. (1Ha 8:2, 2Cr 
7:8-10) Kaya tiyak na naganap iyon noong ikapitong 
buwan ng 1026 B.C.E., 11 buwan pagkaraang mata- 
pos ang pagtatayo, sa halip na isang buwan bago 
matapos ang gusali (noong 1027 B.C.E.), gaya ng 
ipinapalagay ng ilan. 

Ang isa pang pangmalas na tinatanggap ng ilan 
ay na ang mga serbisyo ng pagpapasinaya ay naga- 
nap noong ika-24 na taon ni Solomon (1014 B.C.E.), 
pagkatapos na maitayo rin niya ang kaniyang sari- 
ling bahay at ang iba pang mga gusali ng pamaha- 
laan, na sumaklaw ng 13 taon pa, o ng kabuuang 
20 taon ng gawaing pagtatayo. Ang pangmalas na 
ito ay sinusuportahan ng Griegong Septuagint, na 
nagsingit ng ilang salita na wala sa tekstong Maso- 
retiko, sa 1 Hari 8:1 (3 Hari 8:1 sa LXX, Bagster) na 
kababasahan: “At naganap nga nang matapos ni So- 
lomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ng 
kaniyang sariling bahay pagkatapos ng dalawam- 
pung taon, nang magkagayon ay tinipon ni haring 
Solomon ang lahat ng matatanda ng Israel sa Sion, 
upang dalhin ang kaban ng tipan ng Panginoon 
mula sa lunsod ni David, ito ang Sion, noong buwan 
ng Atanin.” Gayunman, ipinakikita ng paghaham- 
bing ng mga ulat sa Mga Hari at Mga Cronica na 
hindi tumpak ang konklusyong iyon. 

Inilalarawan ng ulat sa 1 Hari kabanata 6 hang- 
gang 8 ang pagtatayo ng templo at ang pagtatapos 
nito, sumunod ay binabanggit ng ulat ang 13-tadng 
programa ni Solomon ng pagtatayo para sa pama- 
halaan, at pagkatapos, pagkaraang muling magla- 
had nang mahaba hinggil sa pagtatayo ng templo at 
sa pagpapasok ng “mga bagay na pinabanal ni David 
na kaniyang ama,” inilarawan ng ulat ang pagpapa- 
sinaya. Waring ipinahihiwatig nito na ang pagla- 
larawan sa programa ng pagtatayo para sa pa- 
mahalaan (1Ha 7:1-8) ay isiningit lamang bilang 
karagdagang impormasyon upang kumpletuhin ang 
pagtalakay tungkol sa mga gawain sa pagtatayo. 
Ngunit waring mas tuwirang ipinakikita ng ulat sa 
2 Cronica 5:1-3 na ang pagpapasinaya ay kaagad na 
naganap nang maihanda na ang templo at ang 
mga kasangkapan nito, sapagkat ito ay kababasa- 
han: “Sa wakas ay natapos na ang lahat ng gawaing 
kinailangang gawin ni Solomon para sa bahay ni Je- 
hova, at pinasimulang ipasok ni Solomon ang mga 
bagay na pinabanal ni David na kaniyang ama, at 
ang pilak at ang ginto at ang lahat ng mga kagami- 
tan ay inilagay niya sa kabang-yaman ng bahay ng 
tunay na Diyos. Noon ay tinipon ni Solomon ang 
matatandang lalaki ng Israel at ang lahat ng mga 
ulo ng mga tribo.” Pagkatapos na idetalye ang pag- 
lalagay ng kaban ng tipan sa templo na isinagawa 
ng mga saserdote, na bumuhat dito mula sa Lunsod 
ni David hanggang sa burol ng templo, nagpatuloy 


SOLOMON 


ang ulat sa paglalarawan sa pagpapasinaya.---2Cr 
5:4-14: kab 6, 7. 

Pinag-aalinlanganan ng ilan ang kababanggit na 
pangmalas na naganap ang pagpapasinaya nang 
sumunod na taon pagkaraang matapos ang templo, 
dahil sinasabi sa 1 Hari 9:1-9 na nagpakita si Jeho- 
va kay Solomon pagkatapos na maitayo ang “bahay 
ng hari,” anupat sinabi niya kay Solomon na dininig 
niya ang panalangin nito. (Ihambing ang 2Cr 7:11- 
22.) Ito ay noong kaniyang ika-24 na taon, pagkata- 
pos ng kaniyang 20-tadng gawaing pagtatayo. Ina- 
bot ba ng 12 taon bago sumagot ang Diyos sa 
panalanging inihandog ni Solomon noong pasinaya- 
an ang templo? Hindi, sapagkat sa pasinayang iyon, 
sa pagtatapos ng panalangin ni Solomon, “ang apoy 
ay bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na 
sinusunog at ang mga hain, at pinuno ng kaluwal- 
hatian ni Jehova ang bahay.” Isa itong makapangya- 
rihang pagpapamalas ng pagdinig ni Jehova sa pa- 
nalanging iyon, isang sagot sa pamamagitan ng 
pagkilos, at gayon nga ang naging pananaw ng ba- 
yan hinggil doon. (2Cr 7:1-3) Nang muling mag- 
pakita ang Diyos kay Solomon nang dakong huli, 
ipinakita ng Diyos na hindi niya nalimutan ang pa- 
nalanging iyon na binigkas 12 taon na ang nakara- 
raan, at ngayon ay sinasagot niya iyon nang bibigan 
sa pamamagitan ng pagbibigay-katiyakan kay Solo- 
mon na tutugunin niya iyon. Sa ikalawang pagpapa- 
kitang ito, binigyan din ng Diyos si Solomon ng ka- 
ragdagang payo na manatiling tapat gaya ni David 
na kaniyang ama. 

Panalangin ni Solomon. Sa panalangin ni So- 
lomon noong pasinayaan ang templo, tinukoy niya 
si Jehova bilang ang Diyos na nakahihigit sa lahat, 
isang Diyos ng maibiging-kabaitan at pagkamata- 
pat, ang Tagatupad ng kaniyang mga pangako. Ba- 
gaman ang templo ay isang bahay para kay Jehova, 
kinilala ni Solomon na “sa mga langit, oo, sa langit 
ng mga langit” ay hindi magkakasya ang Diyos. 
Siya ang Dumirinig at Sumasagot ng panalangin, 
ang Diyos ng katarungan, na nagbibigay-gantimpa- 
la sa matuwid at naghihiganti sa balakyot, ngunit 
nagpapatawad sa nagkasala na nagsisisi at nanu- 
numbalik sa Kaniya. Hindi siya isang “diyos ng kali- 
kasan, ngunit nakokontrol niya ang mga elemento, 
ang mga hayop, maging ang mga bansa sa lupa. 
Hindi siya Diyos lamang ng bansa ng mga Hebreo 
kundi Diyos ng lahat ng tao na humahanap sa kani- 
ya. Sa kaniyang panalangin, ipinahayag ni Solomon 
ang pagnanais niya na makitang ang pangalan ni 
Jehova ay dinadakila sa buong lupa. Ipinahayag din 
niya ang kaniya mismong pag-ibig sa katuwiran at 
katarungan at ang pag-ibig niya sa Israel na bayan 
ng Diyos at sa banyaga na hahanap kay Jehova. 
— 1Ha 8:22-53, 2Cr 6:12-42. 


SOLOMON 


Ang lahat ng saserdote ay nanungkulan sa pag- 
papasinaya:, noong okasyong iyon ay hindi kina- 
ilangang sundin ang pagkakapangkat-pangkat na 
isinaayos ni David. (2Cr 5:11) Lahat sila ay kinaila- 
ngang maglingkod sapagkat, bukod pa sa mga han- 
dog na mga butil na iniharap, 22,000 baka at 120,- 
000 tupa ang inihandog bilang mga handog na 
sinusunog at mga haing pansalu-salo noong yug- 
tong iyon ng pitong-araw na kapistahan, na tinapos 
sa pamamagitan ng isang kapita-pitagang kapulu- 
ngan noong ikawalong araw. Napakarami ng hain 
anupat ang malaking altar na tanso ay naging pa- 
rang napakaliit, upang maihandog ang lahat ng 
iyon, kinailangang pabanalin ni Solomon ang isang 
bahagi ng looban para sa layuning iyon.---1Ha 8:63, 
64: 2Cr 7:5, 7. 

Nang maglaon ay inilagay ni Solomon ang mga 
pangkat ng mga saserdote sa kanilang mga pagli- 
lingkod at ang mga Levita sa kanilang mga dako ng 
tungkulin gaya ng itinakda ni David para sa mga ito. 
Mula noon, ang templo ang naging dako na pagtiti- 
punan ng lahat ng mga Israelita para sa kanilang 
mga pangkapanahunang kapistahan at sa kanilang 
mga paghahain kay Jehova. 

Mga gusali ng pamahalaan. Sa loob ng 13 
taon pagkaraang matapos ang templo, nagtayo si 
Solomon ng isang bagong maharlikang palasyo sa 
Bundok Moria, sa mismong dakong T ng templo, 
anupat malapit ito sa looban ng templo sa dakong 
labas, ngunit mas mababa ang kinatatayuan. Mala- 
pit dito, itinayo niya ang Beranda ng Trono, ang Be- 
randa ng mga Haligi, at ang Bahay ng Kagubatan 
ng Lebanon. Ang lahat ng mga gusaling ito ay nasa 
papalusong na kalupaan sa pagitan ng pinakataluk- 
tok ng burol ng templo at ng mababang tagaytay 
ng Lunsod ni David. Nagtayo rin siya ng bahay para 
sa kaniyang asawang Ehipsiyo, hindi ito pinahintu- 
lutang “manahanan sa bahay ni David na hari ng 
Israel, sapagkat,” gaya ng sinabi ni Solomon, “ang 
mga dakong pinaglagyan ng kaban ni Jehova ay ba- 
nal.”--1Ha 7:1-8, 3:1: 9:24, 11:1; 2Cr 8:11. 

Pambuong-bansang pagtatayo. Pagkaraang 
matapos ang kaniyang mga proyekto ng pagtatayo 
para sa pamahalaan, sinimulan ni Solomon ang 
isang pambuong-bansang programa ng pagtatayo. 
Ginamit niya sa puwersahang pagtatrabaho ang 
mga supling ng mga Canaanita na hindi itinalaga 
ng Israel sa pagkapuksa noong sakupin nila ang Ca- 
naan, ngunit hindi niya ginawang alipin ang sinu- 
mang Israelita. (1Ha 9:20-22, 2Cr 8:7-10) Itinayo 
niya at pinatibay ang Gezer (na kinuha ni Paraon 
mula sa mga Canaanita at ibinigay bilang kaloob sa 
kaniyang anak, na asawa ni Solomon), gayundin 
ang Mataas at Mababang Bet-horon, Baalat, at Ta- 
mar, nagtayo rin siya ng mga imbakang lunsod, 


1192 


mga lunsod ng karo, at mga lunsod para sa mga 
mangangabayo. Ang buong bansa, kasama ang te- 
ritoryo sa S ng Jordan, ay nakinabang sa kaniyang 
mga gawaing pagtatayo. Higit pa niyang pinatibay 
ang Gulod. “Sinarhan niya ang puwang ng Lunsod 
ni David.” (1Ha 11:27) Maaaring ang tinutukoy nito 
ay ang kaniyang pagtatayo o pagpapaabot sa “pader 
ng Jerusalem sa buong palibot.” (1Ha 3:1) Nilagyan 
niya ng matitibay na kuta ang Hazor at ang Megi- 
do, ang mga arkeologo ay nakatuklas ng mga baha- 
gi ng matitibay na pader at nakukutaang mga pin- 
tuang-daan na pinaniniwalaan nilang mga labi ng 
mga ginawa ni Solomon sa mga lunsod na ito, na 
mga guho na ngayon.---1Ha 9:15-19, 2Cr 8:1-6. 

Ang Kaniyang Kayamanan at Kaluwalhatian. 
Si Solomon ay lubhang nagpakaabala sa pakikipag- 
kalakalan. Ang kaniyang pangkat ng mga barko, ka- 
sama ng mga barko ni Hiram, ay nagdala ng napa- 
karaming ginto mula sa Opir, gayundin ng mga 
tabla ng “algum” at mahahalagang bato. (1Ha 9:26- 
28, 10:11; 2Cr 8:17, 18; 9:10, 11) Mula sa Ehipto ay 
nag-angkat siya ng mga kabayo at mga karo, at ang 
mga negosyante mula sa iba't ibang bansa ay nag- 
dala ng kanilang maraming paninda. Ang taunang 
ganansiya ni Solomon sa ginto ay umabot sa 666 
na talento (mga 5256,643,000), bukod pa sa pilak at 
ginto at iba pang mga bagay na dinadala ng mga 
mangangalakal. (1Ha 10:14, 15, 2Cr 9:13, 14) Karag- 
dagan pa, “lahat ng hari sa lupa" ay nagdadala ng 
mga kaloob mula sa kanilang mga lupain taun-taon: 
mga kagamitang ginto at pilak, langis ng balsamo, 
baluti, mga kabayo, mga mula, at iba pang mga ka- 
yamanan. (1Ha 10:24, 25, 28, 29: 2Cr 9:23-28) Ma- 
ging mga unggoy at mga paboreal ay inangkat na 
lulan ng mga barko ng Tarsis. (1Ha 10:22, 2Cr 9:21) 
Nagkaroon si Solomon ng 4,000 kuwadra ng mga 
kabayo at mga karo (1,400 karo, ayon sa 1Ha 10:26) 
at 12,000 kabayong pandigma (o, posible, mga ma- 
ngangabayo).---2Cr 9:25. 

Walang hari sa buong lupa ang nagkaroon ng ka- 
yamanang gaya ng kay Solomon. (1Ha 10:23, 2Cr 
9:22) Ang mga baytang na paakyat sa kaniyang tro- 
no ay mas maringal kaysa sa alinmang masusum- 
pungan sa ibang mga kaharian. Ang trono mismo 
ay yari sa garing na kinalupkupan ng mainam na 
ginto. Mayroon itong bilog na kulandong sa likuran 
nito, may anim na baytang na paakyat dito, na may 
tig-anim na leon sa magkabilang panig, at dalawang 
leon ang nakatayo sa tabi ng mga patungan ng bra- 
so ng trono. (1Ha 10:18-20, 2Cr 9:17-19) Ginto la- 
mang ang ginamit para sa kaniyang mga inumang 
sisidlan, espesipikong sinabi na “walang anumang 
yari sa pilak: iyon ay itinuturing na walang halaga 
nang mga araw ni Solomon.” (2Cr 9:20) Sa bahay ni 
Solomon at sa templo ay may mga alpa at mga pa- 


1193 


nugtog na de-kuwerdas na ginawa mula sa mga tab- 
la ng algum na hindi pa kailanman nakita noong 
una sa Juda.— 1Ha 10:12, 2Cr 9:11. 

Laang pagkain para sa kaniyang sambaha- 
yan. Ang pang-araw-araw na pagkain para sa 
maharlikang sambahayan ni Solomon ay umabot sa 
“tatlumpung takal na kor [6,600 L; 188 bushel] ng 
mainam na harina at animnapung takal na kor 
[13,200 L; 375 bushel] ng harina, sampung matata- 
bang baka at dalawampung pinanginaing baka at 
isang daang tupa, bukod pa sa ilang mga lalaking 
usa at mga gasela at maliliit na usa at mga pinata- 
bang kakok.” (1Ha 4:22, 23) Labindalawang kinata- 
wan ang nangasiwa sa paglalaan ng pagkain, isang 
kinatawan para sa bawat buwan ng taon. Bawat isa 
sa kanila ay nangasiwa sa isang bahagi ng lupain, 
para sa layuning ito, hindi iyon hinati-hati ayon sa 
mga hangganan ng mga tribo kundi ayon sa agri- 
kultural na mga rehiyon. Kasama sa mga paglalaan 
ang pagkain para sa maraming kabayo ni Solomon. 
--1Ha 4:1-19, 27, 28. 

Dinalaw ng reyna ng Sheba. Ang isa sa pi- 
nakakilalang mga panauhin na dumating mula sa 
isang banyagang lupain upang masdan ang kalu- 
walhatian at kayamanan ni Solomon ay ang reyna 
ng Sheba. Ang kabantugan ni Solomon ay umabot 
sa “lahat ng tao sa lupa” anupat naglakbay ang rey- 
na mula sa kaniyang malayong kaharian “upang su- 
bukin ito ng mga palaisipang tanong." Sinalita niya 
kay Solomon “ang lahat ng malapit sa kaniyang 
puso,” at “walang bagay na nalilingid sa hari ang 
hindi niya sinabi sa kaniya. ”-- 1Ha 10:1-3, 24, 2Cr 9: 
1,2. 

Pagkatapos na mamasdan din ng reyna ang kari- 
lagan ng templo at ng bahay ni Solomon, ang pag- 
sisilbi sa mesa nito at ang mga tagapagsilbi ng inu- 
min bukod pa sa kagayakan ng mga ito, at ang 
palagiang mga haing sinusunog sa templo, “nawa- 
lan na siya ng espiritu,” anupat ibinulalas niya, “Na- 
rito! Ni hindi nga nasabi sa akin ang kalahati. Nahi- 
gitan mo sa karunungan at kasaganaan ang mga 
bagay na narinig na aking napakinggan.” Pagkata- 
pos ay ipinahayag niyang maligaya ang mga ling- 
kod na naglilingkod sa gayong hari. Dahil sa lahat 
ng ito, pinuri niya at pinagpala ang Diyos na Jeho- 
va, na nagpamalas ng kaniyang pag-ibig sa Israel sa 
pamamagitan ng pag-aatas kay Solomon bilang hari 
upang maglapat ng hudisyal na pasiya at katuwiran. 
--1Ha 10:4-9, 2Cr 9:3-8. 

Pagkatapos ay ibinigay niya kay Solomon ang 
kahanga-hangang kaloob na 120 talento na ginto 
(846,242,000) at ang pagkarami-raming mahahala- 
gang bato at langis ng balsamo. Ibinigay naman ni 
Solomon sa reyna ang anumang hingin nito, bukod 


SOLOMON 


pa sa kaniyang sariling saganang kaloob, posibleng 
higit pa kaysa sa dinala nito sa kaniya.--1Ha 10:10, 
13; 2Cr 9:9, 12. 

Maunlad na pamamahala. Pinagpala ni Jeho- 
va si Solomon ng karunungan, kaluwalhatian, at ka- 
yamanan noong matatag itong nanghahawakan sa 
tunay na pagsamba, at nilingap din ng Diyos ang 
bansang Israel. Si David ang ginamit upang supilin 
ang mga kaaway ng Israel at itatag ang kaharian 
nang matibay hanggang sa mga dulong hangganan 
nito. Inilalahad ng ulat: “Kung tungkol kay Solomon, 
siya ay naging tagapamahala sa lahat ng kaharian 
mula sa Ilog [Eufrates] hanggang sa lupain ng mga 
Filisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sila 
ay nagdadala ng mga kaloob at naglilingkod kay So- 
lomon sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.” 
(1Ha 4:21) Namayani ang kapayapaan noong pana- 
hon ng paghahari ni Solomon, at “ang Juda at ang 
Israel ay marami, tulad ng mga butil ng buhangin 
na nasa tabi ng dagat dahil sa dami, kumakain at 
umiinom at nagsasaya.” “At ang Juda at ang Israel 
ay patuloy na nanahanan nang tiwasay, ang bawat 
isa sa ilalim ng kaniyang sariling punong ubas at sa 
ilalim ng kaniyang sariling puno ng igos, mula sa 
Dan hanggang sa Beer-sheba, sa lahat ng mga araw 
ni Solomon.”---1Ha 4:20, 25: MAPA, Tomo 1, p. 748. 

Ang Karunungan ni Solomon. “At ang Diyos 
ay patuloy na nagbigay kay Solomon ng napakala- 
king karunungan at unawa at ng lawak ng puso, tu- 
lad ng buhangin na nasa baybay-dagat. At ang ka- 
runungan ni Solomon ay mas malawak kaysa sa 
karunungan ng lahat ng taga-Silangan at kaysa sa 
lahat ng karunungan ng Ehipto.” Pagkatapos ay bi- 
nanggit ang iba pang mga lalaki na may pambihi- 
rang karunungan: si Etan na Ezrahita (lumilitaw na 
isang mang-aawit noong panahon ni David at ma- 
nunulat ng Awit 89) at tatlong iba pang maruru- 
nong na lalaki ng Israel. Mas marunong si Solomon 
kaysa sa mga ito, sa katunayan, “ang kaniyang ka- 
bantugan ay umabot sa lahat ng bansa sa buong pa- 
libot. At siya ay nakapagsasalita ng tatlong libong 
kawikaan, at ang kaniyang mga awit ay umabot sa 
isang libo at lima.” Ang lawak ng kaniyang kaala- 
man ay sumaklaw sa mga halaman at mga hayop 
sa lupa, at ipinakikita ng kaniyang mga kawikaan, 
pati na ng mga isinulat niya sa mga aklat ng Ecle- 
siastes at Awit ni Solomon, na mayroon siyang ma- 
lalim na kaalaman tungkol sa kalikasan ng tao. 
(1Ha 4:29-34) Binabanggit sa Eclesiastes na mada- 
las siyang nagbulay-bulay upang makasumpong ng 
“nakalulugod na mga salita at makasulat ng was- 
tong mga salita ng katotohanan.” (Ec 12:10) Mara- 
ming bagay ang naranasan niya sa pakikihalubilo sa 
mga maralita at sa mga nakatataas, anupat masu- 
sing minasdan ang kanilang buhay, ang kanilang 


SOLOMON 


gawain, ang kanilang mga inaasam at mga tungu- 
hin, at ang pabagu-bagong kalagayan ng buhay ng 
mga tao. Dinakila niya ang kaalaman sa Diyos at sa 
Kaniyang kautusan, at idiniin niya higit sa lahat ng 
bagay na “ang pagkatakot kay Jehova ang pasimula 
ng kaalaman at karunungan” at na ang buong ka- 
tungkulan ng tao ay ang “matakot sa tunay na Diyos 
at tuparin ang kaniyang mga utos.'---Kaw 1:7: 9:10, 
Ec 12:13; tingnan ang ECLESIASTES. 

Ang Kaniyang Paglihis Mula sa Katuwiran. 
Patuloy na nanagana si Solomon noong siya ay ta- 
pat sa pagsamba kay Jehova. Maliwanag na binig- 
kas nang bibigan ang kaniyang mga kawikaan, at 
ang mga aklat ng Eclesiastes at Awit ni Solomon, 
gayundin ang isa sa mga Awit (Aw 127), ay isinu- 
lat noong panahon na tapat siyang naglilingkod sa 
Diyos. Gayunman, sinimulang ipagwalang-bahala 
ni Solomon ang kautusan ng Diyos. Mababasa natin: 
“At si Haring Solomon ay umibig sa maraming asa- 
wang banyaga kasama na ang anak ni Paraon, mga 
babaing Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonio at 
Hiteo, mula sa mga bansa na tungkol sa kanila ay 
sinabi ni Jehova sa mga anak ni Israel: “Huwag ka- 
yong makikisama sa kanila, at huwag silang makiki- 
sama sa inyo, talagang ikikiling nila ang inyong 
puso na sumunod sa kanilang mga diyos." Sa kanila 
nga nangunyapit si Solomon upang ibigin sila. At 
nagkaroon siya ng pitong daang asawa, mga prinse- 
sa, at tatlong daang babae, at sa kalaunan ay ikini- 
ling ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso. At 
nangyari, nang panahon ng pagtanda ni Solomon 
ay ikiniling ng kaniyang mga asawa ang kaniyang 
puso na sumunod sa ibang mga diyos; at ang kani- 
yang puso ay hindi naging sakdal kay Jehova na ka- 
niyang Diyos tulad ng puso ni David na kaniyang 
ama. At si Solomon ay nagsimulang sumunod kay 
Astoret na diyosa ng mga Sidonio at kay Milcom na 
kasuklam-suklam na bagay ng mga Ammonita. At 
si Solomon ay nagsimulang gumawa ng masama sa 
paningin ni Jehova, at hindi siya sumunod kay Je- 
hova nang lubusan tulad ni David na kaniyang ama. 
Noon nagtayo si Solomon ng isang mataas na dako 
para kay Kemos na kasuklam-suklam na bagay ng 
Moab sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at para 
kay Molec na kasuklam-suklam na bagay ng mga 
anak ni Ammon. At gayon ang ginawa niya para sa 
lahat ng kaniyang mga asawang banyaga na gu- 
magawa ng haing usok at naghahain sa kanilang 
mga diyos. ”-- 1Ha 11:1-8. 

Bagaman naganap ito noong “panahon ng pag- 
tanda ni Solomon,” hindi natin dapat isipin na ang 
kaniyang paglihis ay dahil sa pag-uulianin, sapagkat 
bata pa rin naman si Solomon nang lumuklok sa tro- 
no, at ang haba ng kaniyang paghahari ay 40 taon. 
(1Cr 29:1: 2Cr 9:30) Hindi sinasabi ng ulat na lubu- 
sang iniwan ni Solomon ang pagsamba sa templo at 


1194 


ang paghahandog doon ng mga hain. Lumilitaw na 
sinikap niyang magsagawa ng isang uri ng haluang 
pananampalataya, upang paluguran ang kaniyang 
mga asawang banyaga. Dahil dito, “si Jehova ay na- 
galit kay Solomon, sapagkat ang kaniyang puso ay 
kumiling upang lumayo kay Jehova na Diyos ng Is- 
rael, na siyang nagpakita sa kaniya nang makala- 
wang ulit.” Sinabihan ni Jehova si Solomon na, bi- 
lang resulta nito, pupunitin Niya ang isang bahagi 
ng kaharian mula sa kaniya, ngunit hindi sa mga 
araw ni Solomon, alang-alang kay David at sa Jeru- 
salem. Ngunit gagawin niya iyon sa mga araw ng 
anak ni Solomon, anupat ang maiiwan lamang sa 
anak na iyon ay isang tribo (bukod pa sa Juda), ang 
tribo ni Benjamin.-- 1Ha 11:9-13. 

Mga kalaban ni Solomon. Mula nang pana- 
hong iyon, si Jehova ay nagsimulang magbangon 
ng mga kalaban ni Solomon, pangunahin na si Jero- 
boam ng tribo ni Efraim, na noong panahon ni Re- 
hoboam ay nagtalikod ng sampung tribo mula sa 
pagiging matapat sa hari at nagtatag ng hilagang 
kaharian na tinawag na Israel. Bilang isang kabata- 
an, si Jeroboam, dahil sa kaniyang kasipagan, ay 
inatasan ni Solomon na mamahala sa lahat ng sapi- 
litang paglilingkod ng sambahayan ni Jose. Nagdu- 
lot din ng kaligaligan kay Solomon si Hadad na Edo- 
mita at si Rezon, isang kaaway ni David na naging 
hari ng Sirya.-- 1Ha 11:14-40, 12:12-15. 

Ang paglayo ni Haring Solomon mula sa Diyos ay 
nagkaroon ng masamang epekto sa kaniyang pama- 
mahala. Ito ay naging mapaniil, tiyak na bilang re- 
sulta ng pagkaunti ng pananalapi dahil naging na- 
pakamagastos ng kaniyang pamahalaan. Nagkaroon 
din ng pagkadiskontento sa gitna ng mga tinawag 
niya para sa puwersahang pagtatrabaho, at walang 
alinlangang sa gitna rin ng kanilang mga tagapa- 
ngasiwang Israelita. Dahil tinalikdan ni Solomon 
ang pagsunod sa Diyos taglay ang sakdal na puso, 
hindi na niya tatanggapin ang pagpapala at kasaga- 
naang mula kay Jehova o ang karunungan upang 
makapamahala sa katuwiran at katarungan at ma- 
lutas ang mga suliraning bumabangon. Gaya ng si- 
nabi mismo ni Solomon: “Kapag dumarami ang ma- 
tuwid, ang bayan ay nagsasaya, ngunit kapag ang 
balakyot ang may hawak ng pamamahala, ang ba- 
yan ay nagbubuntunghininga.”---Kaw 29:2. 

Ang pagbangon ng ganitong situwasyon ay nilili- 
naw ng ulat hinggil sa naganap di-kalaunan pagka- 
matay ni Solomon, noong namamahala si Rehobo- 
am. Sa pamamagitan ng propetang si Ahias, ang 
Diyos ay nagpadala ng isang mensahe kay Jerobo- 
am, anupat sinabi sa kaniya na ibibigay ng Diyos sa 
kaniya ang sampung tribo at kung tutuparin niya 
ang Kaniyang mga batas, ipagtatayo siya ng Diyos 
ng isang namamalaging sambahayan, gaya ng gi- 


1195 


nawa niya para kay David. Pagkatapos nito, sinikap 
ni Solomon na patayin si Jeroboam, na tumakas pa- 
tungong Ehipto, na pinamamahalaan na noon ng 
isang kahalili ng ama ng asawang Ehipsiyo ni Solo- 
mon. Nanatili roon si Jeroboam hanggang sa mama- 
tay si Solomon. Pagkatapos ay pinangunahan niya 
ang bayan sa pagrereklamo kay Rehoboam at nang 
dakong huli ay sa paghihimagsik.--1IHa 11:26-40, 
12:12-20. 

Bagaman ikiniling ni Solomon ang kaniyang puso 
upang lumayo kay Jehova, siya ay “humigang kasa- 
ma ng kaniyang mga ninuno, at inilibing sa Lunsod 
ni David na kaniyang ama.”-- 1Ha 11:43: 2Cr 9:31. 

Si Jesus, Legal na Tagapagmana ni Solomon. 
Tinalunton ni Mateo ang mga inapo ni Solomon 
hanggang kay Jose, ang ama-amahan ni Jesus, sa 
gayon ay ipinakitang may legal na karapatan si Je- 
sus sa trono ni David sa pamamagitan ng makaha- 
ring linya. (Mat 1:7, 16) Tinalunton naman ni Lucas 
ang angkan ni Jesus mula kay Heli (lumilitaw na 
ama ni Maria) sa pamamagitan ni Natan, na isa 
pang anak nina David at Bat-sheba at sa gayon ay 
tunay na kapatid ni Solomon. (Luc 3:23, 31) Ang da- 
lawang linya ng angkan ay nagsanib kina Zerubabel 
at Sealtiel at muling naghiwalay at naging dalawang 
linya ng angkan. (Mat 1:12, 13, Luc 3:27) Si Maria na 
ina ni Jesus ay isang inapo sa pamamagitan ni Na- 
tan, at si Jose na kaniyang ama-amahan ay nagmu- 
la kay Solomon, anupat si Jesus ay kapuwa ang likas 
at legal na inapo ni David, na may lubos na karapa- 
tan sa trono.--Tingnan ang TALAANGKANAN NI JESU- 
KRISTO. 

Kailangang Bantayan ang Puso. Hangga't 
nag-iingat si Solomon ng isang “masunuring puso,” 
na sinikap niyang gawin sa pasimula, sumasakani- 
ya ang lingap ni Jehova at siya ay nananagana. 
Ngunit ipinakikita ng kaniyang masamang kinahi- 
natnan na ang kaalaman, pambihirang kakayahan, 
o kapangyarihan, kayamanan, at katanyagan ay 
hindi siyang pinakamahahalagang bagay, at na 
ang pagtalikod kay Jehova ay pagtatakwil sa karu- 
nungan. Napatunayang totoo ang sariling payo ni 
Solomon: “Higit sa lahat na dapat bantayan, inga- 
tan mo ang iyong puso, sapagkat nagmumula rito 
ang mga bukal ng buhay.” (1Ha 3:9: Kaw 4:23) Ini- 
lalarawan ng nangyari sa kaniya na ang puso ng 
makasalanang tao ay mapandaya at mapanganib, 
ngunit higit pa riyan, ipinakikita nito na ang pina- 
kamabubuting puso ay maaaring madaya kung 
hindi palaging babantayan. Ang pag-ibig sa iniibig 
ni Jehova at pagkapoot sa kinapopootan niya, anu- 
pat patuloy na hinahanap ang kaniyang patnubay 
at ginagawa ang kalugud-lugod sa kaniya, ay isang 
matibay na pananggalang.--Jer 17:9: Kaw 8:13, 
Heb 1:9, Ju 8:29. 


SOLOMON 


Mesiyanikong mga Hula. Maraming pagka- 
kahawig ang paghahari ni Solomon at ang pamama- 
hala ng dakilang Hari na si Jesu-Kristo, gaya ng 
inihula sa Kasulatan. Sa maraming aspekto, ang pa- 
mamahala ni Solomon, noong masunurin siya kay 
Jehova, ay isang maliit na paglalarawan ng Mesiya- 
nikong Kaharian. Si Jesu-Kristo, “isang higit pa kay- 
sa kay Solomon,” ay dumating bilang isang taong 
mapayapa, at lumilitaw na nagsagawa siya ng isang 
espirituwal na gawaing pagtatayo na partikular na 
nauugnay sa pagsasauli ng tunay na pagsamba sa 
gitna ng kaniyang mga pinahirang tagasunod sa da- 
kilang espirituwal na templo ni Jehova. (Mat 12:42: 
2Co 6:16, Ju 14:27: 16:33; Ro 14:17: San 3:18) Si So- 
lomon ay mula sa linya ni David, gaya rin ni Jesus. 
Ang pangalan ni Solomon (mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “kapayapaan") ay angkop sa ni- 
luwalhating si Jesu-Kristo bilang ang “Prinsipe ng 
Kapayapaan.” (Isa 9:6) Ang kaniyang pangalang Je- 
didias (nangangahulugang “Minamahal ni Jah”) ay 
kasuwato ng mismong pananalita ng Diyos tungkol 
sa kaniyang Anak noong panahong bautismuhan si 
Jesus: “Ito ang aking Anak, ang minamahal, na 
aking sinang-ayunan.”--Mat 3:17. 

Ang Awit 72 ay isang mapanalangining kapaha- 
yagan hinggil sa pamamahala ni Solomon: “Ang 
mga bundok nawa ay magdala ng kapayapaan sa 
bayan... Sa kaniyang mga araw ay sisibol ang ma- 
tuwid, at ang kasaganaan ng kapayapaan hanggang 
sa mawala na ang buwan. At magkakaroon siya ng 
mga sakop sa dagat at dagat [lumilitaw na ang Me- 
diteraneo at ang Dagat na Pula (Exo 23:31)] at mula 
sa Ilog [Eufrates] hanggang sa mga dulo ng lupa.” 
--Aw 72:3-8. 

Tungkol sa Awit 72:7 (“hanggang sa mawala na 
ang buwan"), ang Commentary ni Cook ay nagsabi: 
“Ang talatang ito ay mahalaga upang ipakita na 
ang ideya hinggil sa isang Hari na mamamahala 
hanggang sa katapusan ng panahon ay malinaw na 
malinaw sa isip ng Salmista. Ipinakikita nito ang 
Mesiyanikong katangian ng buong komposisyon.” 
At tungkol sa talata 8, sinabi niya: “Ang kaharian 
ay magiging pambuong-daigdig, anupat sasaklaw 
hanggang sa mga dulo ng lupa. Ang saklaw ng ka- 
harian ng Israel sa ilalim nina David at Solomon ay 
sapat na upang ipahiwatig ang pag-asang iyon, at 
maaaring ituring ng Salmista bilang isang pangako 
na iyon ay magkakatotoo, ngunit kung uunawain 
kaugnay ng naunang mga talata, ang kapahaya- 
gang ito ay bukod-tanging Mesiyaniko.” 

Sa isang hula ng propetang si Mikas, na tinatang- 
gap ng halos lahat bilang Mesiyaniko, binanggit niya 
ang kalagayang inilarawan noong naghahari si So- 
lomon, na “ang Juda at ang Israel ay patuloy na na- 
nahanan nang tiwasay, ang bawat isa sa ilalim ng 


SOMER 


kaniyang sariling punong ubas at sa ilalim ng kani- 
yang sariling puno ng igos, . . . sa lahat ng mga 
araw ni Solomon.” (1Ha 4:25, Mik 4:4) Sinipi ng hula 
ni Zacarias (Zac 9:9, 10) ang Awit 72:8, at ikinapit 
naman ni Mateo kay Jesu-Kristo ang hula ni Zaca- 
rias.--Mat 21:4, 5. 


SOMER [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magbantay ']. 

1. Isang inapo ni Aser na ang apat na anak ay 
mga pinuno at mga ulo ng pamilya. Ang kaniyang 
pangalan ay binabaybay rin na Semer.—1Cr 7:30, 
32, 34, 40. 

2. Si Jehozabad, isa sa mga pumaslang kay Ha- 
ring Jehoas ng Juda, ay ipinakikilala bilang anak ka- 
puwa ni Somer at ni “Simrit na babaing Moabita.” 
(2Ha 12:21, 2Cr 24:26) Ang Somer ay isang salitang 
panlalaki sa Hebreo, ang Simrit ay pambabae. Ipina- 
palagay ng ilan na si Somer ang ama ni Jehozabad 
at si Simrit ang kaniyang ina. Ngunit maaaring si 
Somer ay ama ni Simrit. Kung gayon nga, si Jeho- 
zabad ay apo ni Somer, yamang ang terminong 
“anak” ay kadalasang nangangahulugang inapo. 


SOPAC. Isa pang anyo ng pangalang Sobac. 
— 1Cr 19:16, 18; tingnan ang SOBAC. 


SOPATRO [malamang, Iligtas ang Ama]. Isang 
Kristiyanong taga-Berea na nakasama ni Pablo sa 
Gresya noong panahon ng ikatlong paglalakbay ni 
Pablo bilang misyonero. Si Sopatro ay anak ni Pirro 
at maaaring siya rin ang Sosipatro na ang mga pag- 
bati ay ipinadala ni Pablo sa Roma.--Gaw 20:2-6, 
Ro 16:21. 


SOPERET [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “bumilang, bilangin”]. Lumilitaw na 
isang ninuno ng isang pamilya (“ang mga anak ni 
Soperet”) na kabilang sa “mga anak ng mga lingkod 
ni Solomon” na bumalik mula sa pagkatapon sa Ba- 
bilonya. (Ezr 2:55, Ne 7:57) Naglagay si Ezra ng pa- 
manggit na pantukoy sa unahan ng So-phereth, 
anupat ginawa itong Has:so-phe'reth, posibleng na- 
ngangahulugang “ang eskriba.” Iminumungkahi ng 
ilan na ang mga anak ni Soperet ay isang pangkat 
ng mga eskriba o mga tagakopya. Maaaring ipahin- 
tulot ng mga kahulugan ng ilan sa iba pang mga pa- 
ngalan sa talaan ang pagtukoy sa uri ng trabaho, 
samantalang ang iba naman ay hindi. 


SOREK, AGUSANG LIBIS NG. Sa lugar na 
ito nakatira si Delaila at dito nahikayat si Samson na 
isiwalat ang lihim ng kaniyang lakas, na naging da- 
hilan upang siya'y mabihag, mabulag, at maibi- 
langgo ng mga Filisteo. (Huk 16:4-21) Ipinapalagay 
na ito ay ang Wadi es-Sarar (Nahal Soreqg), na bu- 
mabagtas nang pakanluran sa Sepela patungo sa 


1196 


Dagat Mediteraneo. Ang pangalang Sorek, na na- 
ngangahulugang “Piling Punong Ubas na Pula,” ay 
waring napanatili sa Khirbet Suriq, na mga 25 km 
(16 na mi) sa K ng Jerusalem, nasa H panig ng wadi 
at katapat ng Bet-semes. Gaya rin sa ngayon, ang 
kalakhang bahagi ng rehiyong ito ay malamang na 
bagay na bagay sa mga ubasan (isang posibleng da- 
hilan kung bakit ganito ang pangalan nito). Mali- 
wanag na binagtas ng karwahe ng mga Filisteo na 
nagsauli ng kaban ng tipan sa mga Israelita ang 
agusang libis ng Sorek mula sa Ekron sa daang pa- 
tungo sa Bet-semes.---1Sa 5:10, 6:10-12. 


SORRA [sa Heb., shu-@l: sa Gr., a-l0'pex, sa In- 
gles, fox]. Tulad-asong hayop na makikilala dahil sa 
patulis na mukha, malalaking tainga na patayo at 
patatsulok, at mabalahibong buntot. Bantog ang 
sorra sa katusuhan nito, at marahil ito ang katangi- 
ang ipinahihiwatig ni Jesu-Kristo nang tukuyin niya 
si Haring Herodes bilang ang “sorrang iyon.” (Luc 
13:32) Para makatakas sa mga kaaway nito, mas 
umaasa ang sorra sa katusuhan nito kaysa sa kani- 
yang tulin, bagaman iniulat na sa maiikling dis- 
tansiya ay nakaaabot ito sa bilis na mahigit sa 
70 km/oras (43 mi/oras). 

Sa ngayon, hindi laging kinikilala ng mga taga- 
Sirya at Palestina ang pagkakaiba ng chakal at ng 
sorra, at naniniwala ang maraming iskolar na mala- 
mang na saklaw ng katawagang Hebreo na shu-a!' 
kapuwa ang sorra (Vulpes vulpes) at ang chakal (Ca- 
nis aureus). Maraming tagapagsalin ng Bibliya ang 
gumamit ng “chaka!” bilang salin ng shu-@l' sa ilang 
paglitaw nito. 

Nang babalaan ni Jesu-Kristo ang isang lalaki na 
nagnanais na sumunod sa kaniya, itinawag-pansin 
niya na ang mga sorra ay may mga lungga, ngunit 
ang Anak ng tao ay walang lugar na mapaghihigan 
ng kaniyang ulo. (Mat 8:20, Luc 9:58) Maliban sa li- 
kas na mga awang o mga lunggang iniwan ng o ina- 
gaw sa ibang hayop, ang mga sorra ay karaniwan 
nang naghuhukay sa lupa ng mga butas na nagsi- 
silbing mga lungga nila. 

Ayon sa mga naturalista, ang sorra ay hindi na- 
man pusakal na magnanakaw ng manok gaya ng si- 
nasabi ng iba. Kumakain ito ng mga insekto, mga 
rodent at iba pang maliliit na hayop, mga ibon, 
bangkay, damo, at mga prutas. (Sol 2:15) Iniulat ng 
ika-18 siglong naturalista na si F. Hasselquist na sa 
Betlehem at sa ibang mga lugar, kinailangang had- 
langan ang pananalakay ng mga sorra sa mga uba- 
san kapag hinog na ang mga ubas. (Voyages and 
Travels in the Levant, London, 1766, p. 184) Ipinapa- 
lagay ng marami na chakal ang tinutukoy sa Awit 
63:10, na nagsasabing ang mga sorra ay kasamang 
kakain doon sa mga napatay. Ngunit hindi naman 


1197 


mali ang salin na “mga sorra” kung iisipin na kuma- 
kain din ng bangkay ang mga sorra. 

Ipinahihiwatig ng Kasulatan na ang mga sorra ay 
tumatahan sa tiwangwang na mga lugar, pati sa 
mga guho, na malayo sa tirahan ng mga tao. (Pan 
5:18, Eze 13:4) Binanggit din nito ang paggamit ni 
Samson ng 300 sorra upang sunugin ang mga hala- 
mang butil, mga ubasan, at mga taniman ng olibo 
ng mga Filisteo (Huk 15:4, 5) at ang pagtuya ni To- 
bia na Ammonita na 'kayang gibain ng isang sorra 
ang pader ng Jerusalem' na muling itinatayo ng na- 
kabalik na mga Judio.---Ne 4:3. 


SOSA. Tingnan ang TAGAPAGLABA. 


SOSIPATRO [Pagliligtas sa Ama]. Isang kasa- 
mahan ni Pablo noong siya ay nasa Corinto, na ini- 
larawan ng apostol bilang “aking kamag-anak,' at na 
ang mga pagbati ay ipinadala mula sa Corinto sa li- 
ham ni Pablo sa mga taga-Roma. (Ro 16:21) Maaa- 
ring siya rin ang Sopatro na binanggit sa Gawa 20:4 
bilang kasama ni Pablo sa Gresya. 


SOSTENES [mula sa mga salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “magligtas” at “lakas”]. Ang punong 
opisyal ng sinagoga ng Corinto noong panahon ng 
pagdalaw ni Pablo sa Corinto, posibleng siya ang ka- 
halili ni Crispo na naging isang Kristiyano. Nang tu- 
manggi si Proconsul Galio na dinggin ang mga para- 
tang ng mga Judio laban sa relihiyosong turo ni 
Pablo, kinuha ng pulutong si Sostenes at binugbog 
ito. Binabanggit ng ilang manuskrito na ang pulu- 
tong ay binubuo ng “mga Griego” na laban sa mga 
Judio; ang iba ay kababasahan ng “mga Judio.” Ga- 
yunman, ang dalawang iyon ay mga interpolasyon, 
yamang hindi sinasabi ng tatlong pinakamatatan- 
dang manuskrito kung aling pangkat ng mga taga- 
sunod ang umatake kay Sostenes.---Gaw 18:8, 12-17. 

Maaaring ang masamang karanasang ito ni Soste- 
nes ang umakay sa kaniyang pagkakumberte tungo 
sa Kristiyanismo at nang maglaon ay sa pagsama 
niya kay Pablo sa Efeso, sapagkat inilakip ni Pablo sa 
mga bating pambungad ng kaniyang unang liham 
sa mga taga-Corinto ang mga pagbati ng isang Sos- 
tenes (isang pangalang Griego na hindi gaanong 
pangkaraniwan), na tinutukoy ito bilang “ating kapa- 
tid.”--1Co 1:1. 


SOTAI. Isa sa mga lingkod ni Solomon na ang 
mga supling ay bumalik sa Jerusalem kasama ni Ze- 
rubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:55: Ne 7:57. 


SUA. Mula sa tribo ni Aser, ang unang nakata- 
lang anak ni Zopa. Isa siya sa mga ulo sa panig ng 
ama na kabilang sa mga 26,000 pili, magigiting at 
makapangyarihang mga lalaki ng hukbo ng Israel. 
—1Cr 7:30, 36, 40. 


SUCOT 


SUAL [Sorra]. 

1. Anak ni Zopa. Isa siyang pangulo sa tribo ni 
Aser.--1Cr 7:36, 40. 

2. Isang rehiyon na iniuugnay sa Opra. Ipinapala- 
gay na ito'y nasa dakong H ng Micmash. Ang mga 
Filisteong nagkampo sa Micmash ay gumawa ng 
mga paglusob sa direksiyon ng Sual. (1Sa 13:16, 17) 
Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


SUBAEL [Ang Diyos ay Nambihag]. 

1. Inapo ni Levi sa pamamagitan ng anak ni Moi- 
ses na si Gersom. Ang isa pang anyo ng pangalang 
ito ay Sebuel.— 1Cr 24:20, 26:24, tingnan ang SEBUEL 
Blg. 1. 

2. Anak ni Heman, tinatawag ding Sebuel.---1Cr 
25:4, 20: tingnan ang SEBUEL Blg. 2. 


SUCATEO, MGA. Isang Kenitang pamilya ng 
mga eskriba na nanirahan sa Jabez.--- 1Cr 2:55. 


SUCOT [Mga Kubol]. 


1. Isang lugar kung saan si Jacob, pagkatapos 
makipagkita kay Esau, ay nagtayo para sa kaniyang 
sarili ng isang bahay at gumawa ng mga kubol, 
o mga kuwadrang may bubong, para sa kaniyang 
kawan. Dahil dito'y tinawag itong Sucot. (Gen 33:16, 
17) Ang pananalitang “nasa lupain ng Canaan" ang 
Sikem (na sumunod na hinintuan ni Jacob) ay nag- 
papahiwatig na ang Sucot ay wala sa mismong Ca- 
naan.--Gen 33: 18. 

Ang ibang mga pagbanggit ay nagpapahiwatig 
din ng isang lokasyon sa S ng Ilog Jordan, yamang 
malamang na iisang lugar ang tinutukoy ng mga ito. 
Kaya nga, binabanggit ang Sucot bilang isa sa mga 
lunsod sa mana ng tribo ni Gad, sa S ng Jordan. (Jos 
13:24, 2b, 27) Sa pagtugis niya sa mga nalalabi ng 
mga hukbong Midianita, tinawid ni Gideon ang Jor- 
dan at nakarating siya sa Sucot, kung saan tinanggi- 
han ng mga prinsipe ng lunsod ang paghiling niya 
ng pagkain para sa kaniyang mga kawal, gaya rin ng 
ginawa ng mga lalaki sa kalapit na Penuel. Sa kani- 
yang paglalakbay pabalik, kinuha ni Gideon ang 
mga pangalan ng 77 prinsipe at matatandang lalaki 
ng Sucot (na nagpapahiwatig na ito'y isang mala- 
king lunsod) at pinarusahan niya sila dahil sa hindi 
nila pagsuporta sa kaniyang aksiyong militar na ini- 
utos ng Diyos. (Huk 8:4-16) Nang itayo ni Solomon 
ang templo, ang mga kasangkapang tanso ay hinul- 
ma sa Distrito ng Jordan, sa pagitan ng Sucot at Za- 
retan.--1Ha 7:46. 

Salig sa mga pagbanggit na ito, karaniwang ipina- 
palagay na ang Sucot ay isang lugar na nasa o ma- 
lapit sa Tell Deir ‘Alla (sa ngayon ay tinatawag na 
Sukkot), mga 5 km (3 mi) sa S ng Ilog Jordan at 
nasa bandang H lamang ng Jabok sa lugar kung 
saan ito lumalabas mula sa mga burol. Maaaring na- 
panatili sa kalapit na Tell el-Ekhsas ang orihinal na 


SUCOT-BENOT 


pangalan nito, sapagkat iyon ang katumbas sa Ara- 
be ng Hebreong Sucot. Ang Tell Deir ‘Alla ay naka- 
tunghay sa isang matabang kapatagan na maaaring 
ang “mababang kapatagan ng Sucot” na tinukoy sa 
Awit 60:6, 108:7. 

2. Ang unang binanggit na lugar na hinintuan ng 
mga Israelita noong humahayo sila patungong Da- 
gat na Pula. (Exo 12:37) Yamang ang lokasyon ng 
Rameses, kung saan nagsimula ang paghayo, at ng 
Etham, ang dakong pinagkampuhan ng mga Israeli- 
ta pagkatapos ng Sucot, ay kapuwa hindi alam sa 
ngayon, hindi rin matiyak kung saan ang lokasyon 
ng Sucot. (Exo 13:20) Kahit papaano, masasabing 
ang Sucot ay maliwanag na mga isang araw na pag- 
lalakbay (32 hanggang 48 km, 20 hanggang 30 mi) 
mula sa Ilang ng Etham, na pinaniniwalaang umaa- 
bot sa kahabaan ng hilagang-kanlurang panig ng 
Peninsula ng Sinai. 


SUCOT-BENOT [Mga Kubol ni Benot]. Isang 
bathalang sinamba ng mga Babilonyong dinala ng 
hari ng Asirya sa mga lunsod ng Samaria pagkata- 
pos niyang dalhin sa pagkatapon ang mga Israelita 
ng sampung-tribong kaharian. (2Ha 17:30) Iminu- 
mungkahi ng ilang iskolar na ang pangalang “Sucot- 
benot” ay isang Hebreong anyo ng Sarpanitu, ang 
asawa ni Merodac (Marduk). Mas iniuugnay naman 
ito ng iba kay Merodac, o Marduk, yamang ang pa- 
ngalang “Sucot-benot” ay maaaring Sakut(h)ban-- 
wat (h), na nangangahulugang “ang Tagapayo, May- 
lalang ng Lupain.” Ipinapalagay na ang titulong ito 
ay tumutukoy kay Merodac, na itinuturing ng mga 
Babilonyo bilang maylalang ng daigdig. 


SUGAT [sa Ingles, ulcer]. Isang bukas na si- 
ngaw sa katawan na iba pa sa isang tuwirang sugat 
(wound), bagaman ang uring namamaga ay kadala- 
sang bunga ng di-malubhang pinsala, gaya ng ga- 
los sa balat. Ang mga sugat ay maaaring lumitaw sa 
labas o sa loob ng katawan, anupat tumutubo sa ba- 
lat o sa ibabaw ng mga mucous membrane. Kadala- 
san ay nilalabasan ito ng nana at nagiging sanhi ng 
unti-unting paghina at pagkamatay ng mga himay- 
may sa bahaging apektado nito. Ang namamagang 
sugat, na nag-iinit at kumikirot, ay kadalasang tu- 
mutubo sa bandang ibaba ng binti ng isang tao. 

Sa Hebreong Kasulatan, ang salita na isinasalin 
kung minsan bilang “sugat” ay mazohr, na maaa- 
ring kumapit sa isang sugat, sa isang singaw, O sa 
isang bukol. Naniniwala ang ilang iskolar na tumutu- 
koy ito sa isang uri ng sugat (wound) na maaaring 
kailangang pisilin upang mapalabas ang nasa loob 
nito. Ginagamit naman sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan ang salitang Griego na hel'kos, tumutukoy 
sa isang sugat, lumilitaw ito sa Griegong Septuagint 
sa Exodo 9:9 at sa Job 2:7 para sa salitang Hebreo na 


1198 


shechin, na nangangahulugang bukol (sa Ingles, 
boil).---Tingnan ang BUKOL. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makahulang 
paraan, ang Efraim (Israel) ay inilalarawan bilang 
may sakit at ang Juda bilang may “sugat,” mga ka- 
lagayang resulta ng kanilang paggawa ng masama 
at ng ibinunga nito na pagkawala ng lingap ng 
Diyos. Ngunit, sa halip na magtiwala kay Jehova 
ukol sa proteksiyon mula sa kanilang mga kalaban, 
walang-saysay silang humingi ng tulong mula sa 
hari ng Asirya, na hindi nakapagpagaling sa kanila 
mula sa kanilang pagiging ‘may sugat. (Os 5:13) 
Nang maglaon, ang Sion, palibhasa'y nadala sa pag- 
kabihag sa Babilonya ang kaniyang bayan, ay inila- 
rawan bilang pinipighati ng sugat.--Jer 30:12-15, 
17; ihambing ang Luc 16:20, 21; Apo 16:2, 10, 11. 


SUGO [sa Ingles, courier]. Isang tao na panta- 
nging pinili mula sa maharlikang tagapagbantay 
upang maghatid ng mga maharlikang batas at ng 
iba pang apurahang liham mula sa hari tungo sa 
malalayong dako na kaniyang nasasakupan. Ang 
bilis ng mga sugo (sa Heb., ra-tsim7 sa literal, mga 
mananakbo) sa paghahatid ng mga mensahe ay na- 
pakahalaga. Mula noong unang mga panahon, ang 
gayong mga lalaki ay tinutukoy bilang “mga mana- 
nakbo.” Ganito ang tawag sa kanila sa 2 Cronica 
30:6, 10, Jeremias 51:31. 

Sa Imperyo ng Persia, gumamit sila ng mabibilis 
na kabayo, gayundin ng mga istasyon ng rilyebo, 
o mga himpilan, kung saan naghihintay ang ibang 
mga sugo at mga kabayo na maghahatid ng maha- 
halagang mensahe sa kanilang daraanan. (Es 3:13- 
15; 8:10, 14) Mabilis nilang dinadala ang mga men- 
sahe sa mga destinasyon ng mga ito gabi at araw 
anuman ang kalagayan ng panahon. Sa Imperyo ng 
Roma, naglagay ng mga istasyon ng mga sugo sa 
bawat ilang kilometro at doon ay laging may 40 ka- 
bayo. Nakapaglalakbay ang mga sugong Romano 
nang mga 160 km (100 mi) sa isang araw, anupat 
napakabilis na nito noong mga panahong iyon. Sa 
pamamagitan ng sistemang ito ng mga kabayong 
panghatid-sulat, naipadadala ang mga mensahe ng 
hari hanggang sa mga dulo ng imperyo sa maikling 
yugto ng panahon. 


SUHA [Hukay]. Kapatid ni Kelub sa tribo ni 
Juda.--1Cr 4:11. 


SUHAM, MGA SUHAMITA [Ni (Kay) Su- 
ham]. Ang kaisa-isang anak ni Dan na binanggit sa 
Bibliya. Siya ang ninuno ng mga Suhamita, na ang 
tanging pantribong pamilya na nakatala para kay 
Dan at may bilang na 64,400 sa pagtatapos ng 40- 
taong pagpapagala-gala sa ilang. (Bil 26:42, 43) Ti- 
natawag siyang Husim sa Genesis 46:23. 


1199 


SUHOL. Sa pangkalahatan, isang bagay na may 
halaga na ibinibigay upang pakilusin ang tumatang- 
gap nito, kadalasan ay sa paraang di-makatuwiran 
o tiwali, alang-alang sa kapakanan ng nagbigay. De- 
pende sa konteksto, ang salitang Hebreo para sa su- 
hol (sho chadh) ay maaari ring isalin bilang “kaloob” 
o “regalo.” (Exo 23:8, tlb sa Rbi8, 1Ha 15:19, Kaw 
17:8) Ipinakikita ng Kasulatan na ang pagtanggap 
ng mga suhol ay hindi lamang humahantong sa 
pagbaluktot sa katarungan kundi pati sa pagbububo 
ng dugo.---Deu 16:19, 27:25, Eze 22:12. 

Espesipikong ipinagbawal ng kautusan ng Diyos sa 
Israel ang pagtanggap ng mga suhol, at si Jehova, 
bilang ang Kataas-taasang Hukom, ay nagpakita ng 
sakdal na halimbawa sa pamamagitan ng paggaga- 
wad niya ng walang-pagtatanging mga pasiya sa la- 
hat ng pagkakataon at ng hindi niya pagtanggap kai- 
lanman ng mga suhol. (Exo 23:8, 2Cr 19:7) Kaya 
naman, yaong magiging mga panauhin sa tolda ni 
Jehova ay dapat tumulad sa kaniya sa bagay na ito. 
--Aw 15:1, 5; tingnan din ang Isa 33:15, 16. 

Ang Bibliya ay naglalaman ng maraming halim- 
bawa niyaong mga nasangkot sa panunuhol. Sinuhu- 
lan si Delaila upang ipagkanulo si Samson, anupat 
ang bawat panginoon ng alyansa ng mga Filisteo ay 
nagbayad ng 1,100 pirasong pilak (82,422, kung ang 
mga “pirasong pilak” ay mga siklo). (Huk 16:5) Ang 
mga anak ng propeta at hukom na si Samuel, di- 
gaya ng kanilang ama, ay tumanggap ng mga suhol 
at binaluktot nila ang kahatulan. (1Sa 8:3, 12:3) Bi- 
nabanggit ni David yaong mga tao na ang kanang 
kamay, na dapat sana'y nagtataguyod ng katuwiran, 
ay puno ng panunuhol. (Aw 26:10) Sinuhulan ni Ha- 
ring Asa ang hari ng Sirya at ni Haring Ahaz naman 
ang hari ng Asirya para sa tulong na pangmilitar. 
(1Ha 15:18, 19, 2Ha 16:8) Ang mga pangulo, o mga 
prinsipe, ng di-tapat na Jerusalem ay maibigin sa 
mga suhol. (Isa 1:23, 5:23, Mik 3:11) Di-gaya ng ka- 
raniwang mga patutot na tumatanggap ng kanilang 
kaupahan, aktuwal na sinuhulan ng di-tapat na Jeru- 
salem ang iba upang pumaroon sa kaniya.---Eze 
16:33. 

Noong unang siglo C.E., si Hudas Iscariote, sa 
diwa, ay tumanggap ng suhol upang ipagkanulo si 
Jesu-Kristo (Mat 26:14-16, 47-50), at ipinagkait na- 
man ni Gobernador Felix ang katarungan sa kaso ni 
Pablo sa pag-asang tatanggap siya ng suhol mula sa 
apostol.--Gaw 24:26, 27. 

Ang mga pananalitang “suhol mula sa dibdib” at 
“suhol na nasa dibdib” ay higit na mauunawaan 
kung isasaalang-alang na sa Hebreo, ang salitang 
“dibdib” [sa Ingles, bosom] ay maaari ring tumukoy 
sa tupi ng isang kasuutan sa bandang itaas ng sin- 
turon. Sa gayon, ipinahihiwatig ng mga pananali- 
tang ito na maaaring ang suhol ay itinatago sa itaas 


SUMATEO, MGA 


na tupi ng kasuutan at pagkatapos ay palihim itong 
ibinibigay sa iba na magkukubli naman nito sa ga- 
yunding paraan.--Kaw 17:23, 21:14: tingnan ang 
KALOOB, REGALO. 


SUKA. Ang suka noong sinaunang panahon ay 
isang maasim na likidong nalilikha sa pamamagitan 
ng permentasyon ng alak o ng iba pang inuming de- 
alkohol. Ang mga Nazareo ay pinagbawalang umi- 
nom ng “suka ng alak o ng suka ng nakalalangong 
inumin,” na nagpapahiwatig na may mga pagkaka- 
taon noon na ginagamit ang suka (malamang na bi- 
nantuan) bilang isang inumin. (Bil 6:2, 3) Isina- 
sawsaw naman ng mga mang-aani ang kanilang 
tinapay sa suka, marahil ay nagiging nakarerepres- 
kong pampalasa ito sa kainitan ng araw.---Ru 2:14. 

Ang acetic acid na nasa suka ay maasim sa pan- 
lasa at nakangingilo ng ngipin. (Kaw 10:26) Mapatu- 
tunayan ang pagkanaroroon ng asidong ito dahil, 
kapag ang suka ay inihalo sa sodium carbonate na 
isang mahinang alkali, bumubula iyon nang husto, 
isang reaksiyong maliwanag na tinutukoy sa Kawi- 
kaan 25:20. 

Noong nasa lupa si Jesu-Kristo, ang mga kawal na 
Romano ay umiinom ng isang malabnaw o maa- 
sim na alak na kung tawagin sa Latin ay acetum 
(suka), o posca, kapag may halong tubig. Malamang 
na ito ang inuming inialok kay Jesu-Kristo noong 
siya'y nasa pahirapang tulos. Tinanggihan ni Jesus 
ang maasim na alak na hinaluan ng drogang mira 
(o apdo) na ibinibigay sa kaniya upang maibsan ang 
kaniyang pagdurusa. (Mar 15:23, Mat 27:34: iham- 
bing ang Aw 69:21.) Gayunman, bago siya nalagu- 
tan ng hininga, tumanggap siya ng walang-halong 
maasim na alak mula sa isang espongha nang ilapit 
iyon sa kaniyang bibig.---Ju 19:28-30, Luc 23:36, 37. 


SUKIIM, MGA. Isang puwersa na bumubuo 
sa hukbo ng Ehipsiyong si Haring Sisak, na sumala- 
kay sa Juda noong panahon ng paghahari ni Reho- 
boam. (2Cr 12:2, 3) Naniniwala ang ilang iskolar na 
ang mga Sukiim ay tinutukoy sa ilang sinaunang 
tekstong Ehipsiyo at na ang mga ito ay nagmula sa 
Libya. 


SULO. Isang ilawan na karaniwang tinatanga- 
nan at kadalasa'y gawa sa nagniningas na patpat ng 
madagtang kahoy o sa isang patpat na binalutan ng 
materyal na sumisipsip ng likido at pagkatapos ay 
binasa ng langis at sinindihan.--Gen 15:17, Huk 
7:16, 20: 15:4, Isa 62:1; Eze 1:13, Dan 10:6, Na 2:4; 
Ju 18:3. 


SUMATEO, MGA. Isasa mga pamilya ng Ki- 
riat-jearim, malamang na mga inapo ni Juda sa pa- 
mamagitan ni Caleb at ni Sobal.—1Cr 2:19, 50, 
52, 53. 


SUMPA 


SUMPA. 

1. [sa Ingles, oath]. Isang sinumpaang kapahaya- 
gan na nagpapakitang ang bagay na sinabi ay totoo 
o na gagawin o hindi gagawin ng isang tao ang 
isang partikular na bagay, kalimitan ay may kalakip 
itong pananawagan sa isa na nakatataas, lalo na sa 
Diyos. 

Sa Hebreong Kasulatan, dalawang salita ang gina- 
gamit upang tumukoy sa isang sumpa. Ang shevu- 
ah’ ay nangangahulugang “sumpa o sinumpaang 
kapahayagan.” (Gen 24:8, Lev 5:4) Ang kaugnay na 
pandiwang Hebreo na shava“, nangangahulugang 
“sumumpa,” at ang salitang Hebreo para sa “pito” ay 
nagmula sa iisang salitang-ugat. Kaya naman ang 
“sumumpa” ay orihinal na nangangahulugang “su- 
mailalim sa impluwensiya ng 7 bagay.” (Theological 
Dictionary of the New Testament, inedit ni G. Frie- 
drich, tagapagsalin at patnugot, G. Bromiley, 1970, 
Tomo V, p. 459) Sumumpa sina Abraham at Abime- 
lec sa pamamagitan ng pitong babaing kordero nang 
magtibay sila ng tipan sa may balon ng Beer-sheba, 
nangangahulugang “Balon ng Sumpa, o, Balon ng 
Pito.” (Gen 21:27-32, tingnan din ang Gen 26:28-33.) 
Ang shevu-ah' ay tumutukoy sa sinumpaang kapa- 
hayagan ng isang tao na nagsasaad na gagawin niya 
o hindi niya gagawin ang isang partikular na bagay. 
Ang salitang ito ay hindi nagpapahiwatig ng pagna- 
nais na sapitan ng masamang bagay ang isa na 
nanumpa kapag hindi niya iyon tinupad. Ito ang 
salitang ginamit para sa sumpa, o sinumpaang ka- 
pahayagan, na binitiwan kay Abraham ni Jehova, na 
hindi kailanman nabibigo sa pagtupad ng kaniyang 
salita at hindi maaaring sapitan ng anumang bagay 
na masama.---Gen 26:3. 

Ang isa pang salitang Hebreo na ginamit ay 
'alah, nangangahulugang “sumpa.” (Gen 24:41, tlb 
sa Rbi8) Maaari rin itong isalin bilang “sumpaang 
pananagutan.” (Gen 26:28) Ang terminong ito ay 
binibigyang-katuturan ng Hebreo at Aramaikong 
leksikon nina Koehler at Baumgartner (p. 49) bi- 
lang isang “sumpa (pagbabanta ng kapahamakan 
kapag may naganap na paglabag), na ipinapataw ng 
isang tao sa kaniyang sarili o ipinapataw sa kaniya 
ng iba.” Noong sinaunang panahong Hebreo, ang 
panunumpa ay itinuturing na isang napakaseryo- 
song bagay. Dapat tuparin ang sumpa, ikapinsala 
man ito ng isa na sumumpa. (Aw 15:4, Mat 5:33) 
Ang isang tao ay ituturing na nagkasala sa harap ni 
Jehova kapag nagsalita siya nang di-pinag-iisipan sa 
isang sinumpaang kapahayagan. (Lev 5:4) Ang pag- 
labag sa isang sumpa ay magdudulot ng malulub- 
hang kaparusahan mula sa Diyos. Sa sinaunang 
mga bansa at partikular na sa mga Hebreo, ang 
panunumpa ay maituturing na isang relihiyosong 
pagkilos, anupat nagsasangkot sa Diyos. Sa pagga- 
mit ng terminong 'a-lah', ipinahihiwatig ng mga He- 


1200 


breo na ang Diyos ay isang partido sa sumpa at na 
handa silang tumanggap ng anumang kahatulan na 
nais Niyang ipataw sakaling hindi sila maging tapat 
sa kanilang ipinanumpa. Ang terminong ito ay hin- 
di kailanman ginagamit ng Diyos may kaugnayan 
sa kaniyang sariling mga sumpa. 

Ang katumbas na mga terminong Griego naman 
ay hor'kos (sumpa) at omny'o (sumumpa), na kapu- 
wa lumilitaw sa Santiago 5:12. Ang pandiwang hor- 
kiz0o ay nangangahulugang “panumpain” o “may- 
kataimtimang utusan.” (Mar 5:7; Gaw 19:13) Ang 
iba pang mga termino na kaugnay ng hor'kos ay na- 
ngangahulugang “ipinanatang sumpa” (Heb 7:20), 
“bigyan ng taimtim na pananagutan o panumpain” 
(1Te 5:27), “bulaang manunumpa o manlalabag sa 
sumpa” (1Ti 1:10), at “sumumpa nang hindi ginaga- 
wa o sumumpa nang may kabulaanan” (Mat 5:33). 
Sa Gawa 23:12, 14, at 21, ang salitang Griego na 
anathematizo ay isinasalin bilang “isailalim ng 
isang sumpa.” 

Mga Pananalitang Ginagamit sa Panunumpa. 
Kadalasan, ang sumpa ay ipinanunumpa sa pama- 
magitan ng Diyos o sa pangalan ng Diyos. (Gen 
14:22; 31:53, Deu 6:13; Huk 21:7, Jer 12:16) Ipina- 
numpa ni Jehova ang kaniyang sarili, o ang kani- 
yang buhay. (Gen 22:16; Eze 17:16; Zef 2:9) Kung 
minsan, gumagamit ang mga tao ng pormal na mga 
pananalita, gaya ng, “Gayon nawa ang gawin sa 
akin [o, sa iyo] ni Jehova at dagdagan pa iyon 
kung...” ako (o ikaw) ay hindi tutupad sa sinum- 
paan. (Ru 1:17, 1Sa 3:17: 2Sa 19:13) Nagiging mas 
mariin ang pananalitang ito kapag binanggit ng 
indibiduwal ang kaniyang sariling pangalan.--- 1Sa 
20:13, 25:22, 2Sa 3:9. 

Ang mga pagano ay gumawa rin ng gayong pa- 
mamanhik sa kanilang huwad na mga diyos. Si Je- 
zebel na mananamba ni Baal ay namanhik, hindi 
kay Jehova, kundi sa “mga diyos” ('elo-him', lakip 
ang isang pandiwang pangmaramihan), gaya rin ni 
Ben-hadad II na hari ng Sirya. (1Ha 19:2, 20:10) Sa 
katunayan, dahil naging napakalaganap ng gayong 
mga pananalita, ang idolatriya ay tinukoy sa Bibliya 
bilang 'pagsumpa sa pamamagitan ng huwad na 
diyos, o sa pamamagitan niyaong “hindi naman 
Diyos."---Jos 23:7, Jer 5:7: 12:16, Am 8:14. 

Sa ilang napakaseryosong kaso o kapag ang taim- 
tim na kapahayagan ay may kalakip na matinding 
damdamin, espesipikong binabanggit ang masasa- 
mang bagay o mga kaparusahan na sasapit kapag 
hindi tinupad ang sumpa. (Bil 5:19-23, Aw 7:4, 5, 
137:5, 6) Nang ipinagtatanggol ni Job ang kaniyang 
pagiging matuwid, inilahad niya ang kaniyang na- 
ging buhay at ipinahayag niya na handa siyang su- 
mailalim sa pinakamatitinding kaparusahan kung 
masusumpungang nilabag niya ang mga kautusan 


1201 


ni Jehova hinggil sa pagkamatapat, katuwiran, kata- 
rungan, at moralidad.---Job 31. 

Kapag nililitis noon ang isang asawang babae da- 
hil sa paninibugho ng kaniyang asawa, hinihilingan 
siyang sumagot ng “Amen! Amen!” sa panunumpa 
at sa sumpa na binasa ng saserdote, sa gayo'y nanu- 
numpa na hindi siya nagkasala.--Bil 5:21, 22. 

Ang ilang kapahayagan na para na ring sumpa ay 
kadalasan nang pinagtitibay hindi lamang sa pama- 
magitan ng pangalan ni Jehova kundi gayundin sa 
pamamagitan ng buhay ng hari o ng isa na nakata- 
taas. (1Sa 25:26, 2Sa 15:21, 2Ha 2:2) Karaniwan 
nang binibigkas ang pananalitang “buhay si Jehova” 
upang ipakita na talagang seryoso ang kapasiyahan 
ng isa o na talagang totoo ang kaniyang sinabi. (Huk 
8:19, 1Sa 14:39, 45, 19:6, 20:3, 21, 25:26, 34) Ang 
panunumpa naman sa pamamagitan ng buhay ng 
taong kausap, gaya halimbawa ng mga salita ni 
Hana kay Eli (1Sa 1:26) at ng sinabi ni Uria kay Ha- 
ring David (2Sa 11:11, gayundin ang 1Sa 17:55), ay 
isang di-gaanong mapuwersang pananalita na maa- 
aring hindi nilayon na ituring na isang sumpa ngu- 
nit nagpapahiwatig ng napakaseryosong intensiyon 
at binibigkas upang bigyang-katiyakan ang kausap. 

Mga Pamamaraan o mga Pagkilos sa Panu- 
numpa. Waring ang pagtataas ng kanang kamay 
tungo sa langit ang pinakamalimit na ginagawa ka- 
pag nanunumpa. Makasagisag na inilalarawan si Je- 
hova bilang bumibigkas ng sumpa sa ganitong pa- 
raan. (Gen 14:22: Exo 6:8, Deu 32:40; Isa 62:8; Eze 
20:5) Sa isa sa mga pangitain ni Daniel, isang ang- 
hel ang nagtaas ng dalawang kamay sa langit nang 
ito ay manumpa. (Dan 12:7) Hinggil sa mga bulaang 
manunumpa, sinasabing ang kanilang “kanang ka- 
may ay kanang kamay ng kabulaanan.”---Aw 144:8. 

Ang isa na humihiling ng isang sumpa sa kani- 
yang kapuwa ay maaaring mag-utos dito na ilagay 
ang kamay nito sa ilalim ng kaniyang hita o bala- 
kang. Nang isugo ni Abraham ang kaniyang katiwa- 
la upang ikuha ng mapapangasawa si Isaac, sinabi 
niya sa katiwala: “Pakisuyo, ilagay mo ang iyong ka- 
may sa ilalim ng aking hita,” at matapos itong ga- 
win ay sumumpa ang katiwala na kukuha siya ng 
isang babae mula sa mga kamag-anak ni Abraham. 
(Gen 24:2-4, 9) Sa gayunding paraan, pinasumpa ni 
Jacob si Jose na huwag siyang ilibing sa Ehipto. 
(Gen 47:29-31) May kinalaman sa kahulugan ng ka- 
ugaliang ito, tingnan ang POSISYON AT KILOS NG KATA- 
WAN. 

Kalimitan ay may kalakip na sumpa ang paggawa 
ng tipan. Karaniwan nang binibigkas sa gayong 
mga kaso ang pananalitang: “Ang Diyos ay saksi sa 
akin at sa iyo.” (Gen 31:44, 50, 53) Ginagamit din 
ang gayong pananalita upang patibayin ang pagi- 
ging totoo ng isang bagay na ipinahayag. Nanawa- 


SUMPA 


gan si Moises sa langit at sa lupa bilang mga saksi 
nang talakayin niya ang papel ng Israel sa kanilang 
pinanumpaang tipan kay Jehova. (Deu 4:26) Kada- 
lasan, isang tao o mga tao, isang nasusulat na doku- 
mento, isang haligi, o isang altar ang nagsisilbing 
saksi at tagapagpaalaala ng isang sumpa o isang ti- 
pan.--Gen 31:45-52, Deu 31:26, Jos 22:26-28, 24: 
22, 24-27: tingnan ang TIPAN. 

Sa Ilalim ng Kautusan. Sa ilalim ng Kautu- 
sang Mosaiko, hinilingang manumpa ang sumusu- 
nod na mga indibiduwal: ang isang asawang babae 
na nililitis dahil sa paninibugho (Bil 5:21, 22), ang 
isang tagapag-ingat kapag ang pag-aaring ipinag- 
katiwala sa kaniya ay nawala (Exo 22:10, 11), ang 
matatandang lalaki ng isang lunsod kapag may kaso 
ng pagpaslang na hindi nalutas (Deu 21:1-9). Pina- 
hintulutan din ang paggawa ng kusang-loob na mga 
sumpa ng pagkakait sa sarili. (Bil 30:3, 4, 10, 11) 
Kung minsan, ang mga lingkod ng Diyos ay inuutu- 
san ng isa na may awtoridad na manumpang mag- 
sasabi sila ng totoo, at tinutupad naman nila iyon. 
Sa katulad na paraan, ang isang Kristiyanong nasa 
ilalim ng panunumpa ay hindi magsisinungaling 
kundi magsasabi ng buong katotohanan na hinihi- 
ling sa kaniya, o maaaring tumanggi siyang su- 
magot kung manganganib ang matuwid na mga 
interes ng Diyos o ng mga kapuwa Kristiyano, baga- 
man dapat na handa siyang pagdusahan ang anu- 
mang ibubunga ng pagtanggi niyang magsalita. 
--1Ha 22:15-18, Mat 26:63, 64, 27:11-14. 

Sa Israel, ang mga panata ay kasingseryoso ng 
sumpa, kasingsagrado, at dapat tuparin mangahu- 
lugan man iyon ng kalugihan sa nanata. Ang Diyos 
ay itinuturing na nagbabantay upang tiyaking tinu- 
tupad ang mga panata at nagpapasapit ng kaparu- 
sahan sa mga hindi tumutupad ng mga ito. (Bil 
30:2, Deu 23:21-23, Huk 11:30, 31, 35, 36, 39; Ec 
5:4-6) Ang mga panata ng mga asawang babae at 
ng mga anak na babaing walang asawa ay maaa- 
ring sang-ayunan o kanselahin ng asawang lalaki 
o ama, ngunit obligado ang mga babaing balo at 
mga babaing diniborsiyo na tuparin ang kanilang 
mga panata.--Bil 30:3-15. 

Sa kaniyang Sermon sa Bundok, itinuwid ni Jesu- 
Kristo ang mga Judio sa kanilang di-seryoso, pa- 
dalus-dalos, at walang-ingat na paggawa ng mga 
sumpa. Naging pangkaraniwan na lamang sa kanila 
na ipanumpa ang langit, ang lupa, ang Jerusalem, at 
maging ang kanilang sariling ulo. Ngunit yamang 
ang langit ay “trono ng Diyos,” ang lupa ay “tuntu- 
ngan” niya, ang Jerusalem ay kaniyang maharli- 
kang lunsod, at ang ulo (o buhay) ng isa ay naka- 
depende sa Diyos, ang paggawa ng gayong mga 
sumpa ay katumbas ng panunumpa sa pangalan 
ng Diyos. Hindi iyon dapat gawing biru-biro. Kaya 


SUMPA 


sinabi ni Jesus: “Ang inyo lamang salitang Oo ay 
mangahulugang Oo, ang inyong Hindi, Hindi, sa- 
pagkat ang lumabis sa mga ito ay mula sa isa na ba- 
lakyot.”--Mat 5:33-37. 

Hindi naman ipinagbabawal ni Jesu-Kristo ang la- 
hat ng panunumpa, sapagkat siya mismo ay nasa 
ilalim ng Kautusang Mosaiko, na humihiling ng pa- 
nunumpa sa ilang situwasyon. Sa katunayan, nang 
panumpain si Jesus ng mataas na saserdote noong 
nililitis siya, hindi niya iyon tinutulan kundi suma- 
got pa nga siya. (Mat 26:63, 64) Kaya ipinakikita la- 
mang ng pananalita ni Jesus na ang isang tao ay 
hindi dapat magkaroon ng dalawang pamantayan. 
Dapat niyang ituring na sagradong tungkulin ang 
pagtupad sa kaniyang binitiwang salita at dapat ni- 
yang tuparin iyon gaya ng pagtupad sa isang sum- 
pa: dapat siyang maging taimtim sa kaniyang sina- 
bi. Higit pang nilinaw ni Jesus ang kahulugan ng 
kaniyang pananalita nang ilantad niya ang pagpa- 
paimbabaw ng mga eskriba at mga Pariseo sa pa- 
mamagitan ng pagsasabi sa kanila: “Sa aba ninyo, 
mga bulag na tagaakay, na nagsasabi, “Kung ipa- 
numpa ng sinuman ang templo, ito ay walang anu- 
man, ngunit kung ipanumpa ng sinuman ang ginto 
ng templo, siya ay mananagot.” Mga mangmang at 
mga bulag! Alin, sa katunayan, ang mas dakila, ang 
ginto o ang templo na nagpabanal sa ginto?” Sinabi 
pa niya: “Siya na ipinanunumpa ang langit ay ipina- 
nunumpa ang trono ng Diyos at yaong nakaupo 
rito.”---Mat 23:16-22. 

Gaya ng itinawag-pansin ni Jesus, sa pamamagi- 
tan ng kanilang maling pangangatuwiran at tusong 
argumento, ipinagmatuwid ng mga eskriba at mga 
Pariseo ang hindi nila pagtupad sa ilang sumpa, 
ngunit ipinakita ni Jesus na sa kanilang panunum- 
pa, hindi sila nagiging matapat sa Diyos at sa katu- 
nayan ay dinudusta nila ang Kaniyang pangalan 
(sapagkat ang mga Judio ay isang bayang nakaalay 
kay Jehova). Malinaw na sinabi ni Jehova na kinapo- 
pootan niya ang bulaang sumpa.---Zac 8:17. 

Sinuportahan ni Santiago ang sinabi ni Jesus. 
(San 5:12) Ngunit ang mga pananalitang ito nina Je- 
sus at Santiago laban sa gayong walang-ingat na 
panunumpa ay hindi nagbabawal sa isang Kristiya- 
no na manumpa kung kinakailangan niyang big- 
yang-katiyakan ang iba na seryoso ang kaniyang 
intensiyon o na totoo ang sinasabi niya. Halimbawa, 
gaya ng parisang ipinakita ni Jesus noong nasa ha- 
rap siya ng Judiong mataas na saserdote, ang isang 
Kristiyano ay hindi tatangging manumpa sa huku- 
man, sapagkat talagang magsasabi siya ng katoto- 
hanan nasa ilalim man siya ng sumpa o hindi. (Mat 
26:63, 64) Maging ang pasiya ng isang Kristiyano na 
maglingkod sa Diyos ay isang panunumpa kay Je- 
hova, anupat inilalagay nito ang Kristiyano sa isang 


1202 


sagradong kaugnayan. Pinagsama ni Jesus sa iisang 
kategorya ang pagsumpa at ang pananata.--Mat 
5:33. 

Gayundin, sa 2 Corinto 1:23 at Galacia 1:20, pina- 
totohanan ng apostol na si Pablo ang mga sinabi 
niya sa kaniyang mga mambabasa sa pamamagitan 
ng pagbigkas ng pananalita na katumbas ng isang 
sumpa. Bukod diyan, tinukoy niya ang sumpa bilang 
isang karaniwan at wastong paraan upang wakasan 
ang isang pagtatalo at itinawag-pansin niya na ang 
Diyos, “nang nilayon niyang ipakita nang lalong sa- 
gana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawa- 
lang-pagbabago ng kaniyang layunin, ay pumasok 
taglay ang isang sumpa,” anupat ipinanumpa ang 
kaniyang sarili, yamang hindi niya maipanumpa 
ang sinumang mas dakila. Ito ay nagdagdag ng le- 
gal na garantiya sa kaniyang pangako at nagbigay 
ng dobleng katiyakan sa pamamagitan ng “dala- 
wang bagay na di-mababago na doon ay impo- 
sibleng magsinungaling ang Diyos,” samakatuwid 
nga, ang salita ng pangako ng Diyos at ang kani- 
yang sumpa. (Heb 6:13-18) Karagdagan pa, itina- 
wag-pansin ni Pablo na si Kristo ay ginawang Ma- 
taas na Saserdote sa pamamagitan ng sumpa ni 
Jehova at ibinigay bilang panagot ng isang mas ma- 
buting tipan. (Heb 7:21, 22) Mahigit na 50 beses 
na tinutukoy si Jehova sa Kasulatan bilang nanu- 
numpa. 

Noong gabing arestuhin si Jesus, tatlong ulit na 
ikinaila ng apostol na si Pedro na kilala niya si Jesus, 
anupat nang dakong huli ay nanata siya at nanum- 
pa. Mababasa natin tungkol sa ikatlong pagkakaila: 
“Nang magkagayon ay nagsimula [si Pedro na] ma- 
nata at manumpa: “Hindi ko kilala ang taong [si Je- 
sus]!”” (Mat 26:74) Dahil sa takot, sinikap ni Pedro na 
kumbinsihin yaong mga nasa palibot niya na totoo 
ang kaniyang pagkakaila. Sa pamamagitan ng panu- 
numpa hinggil sa bagay na iyon, iginiit niya na to- 
too ang kaniyang mga salita at na sapitan sana siya 
ng kapahamakan kung hindi totoo ang sinabi niya. 

2. [sa Ingles, curse at execration]. Ang panguna- 
hing ideya ng maraming salitang Hebreo at Griego 
sa Bibliya na isinasalin sa pamamagitan ng salitang 
“sumpa” o ng katulad na mga pananalita ay pagha- 
hangad, pagbabanta, o pagbigkas ng kasamaan sa 
isang tao o isang bagay. Ang sumpa ay maaari ring 
mangahulugan ng isang matindi o marahas na pag- 
tuligsa sa isa na itinuturing na karima-rimarim at 
karapat-dapat isumpa. 

Makatuwiran lamang na ang unang sumpa ay bi- 
nigkas noong panahon ng paghihimagsik sa Eden at 
ipinatungkol iyon ng Diyos sa manunulsol ng paghi- 
himagsik sa pamamagitan ng hayop na ginamit ng 
isang iyon, ang serpiyente. (Gen 3:14, 15) Magwa- 
wakas ang sumpang iyon kapag pinuksa na siya. 


1203 


Kasabay nito, isinumpa ang lupa dahil kay Adan, 
anupat bilang resulta ay nagsibol iyon ng mga tinik 
at mga dawag ngunit hindi iyon winasak. (Gen 3:17, 
18; 5:29) Ang sumpang ipinataw ni Jehova kay Cain 
ay nagtalaga sa kaniya na mamuhay bilang isang 
pugante.--Gen 4:11, 12. 

Pagkaraan ng Baha, ang unang sumpang binigkas 
ng isang tao ay ang sumpa ni Noe kay Canaan, anak 
ni Ham, anupat sinentensiyahan siyang maging ali- 
pin nina Sem at Japet. Ang sumpang ito ay nagka- 
roon ng malaking katuparan pagkaraan ng mga 
walong siglo nang masakop ng Semitang bansang 
Israel ang Canaan. (Gen 9:25-27) Sa gayon, sinabi- 
han ni Josue ang mga Gibeonita, mga inapo ni Ca- 
naan, na sila'y “mga taong isinumpa,” anupat dahil 
diyan kung kaya sila inilagay sa katayuan ng alipin. 
--Jos 9:23. 

Samakatuwid, ang gayong pagsumpa ay hindi da- 
pat ipagkamali sa pagmumura, hindi rin naman ito 
laging nagpapahiwatig ng matinding galit, gaya ng 
makikita sa kaso ng mga Gibeonita. Sa nabanggit na 
mga teksto, ang salitang Hebreo na 'a'rar' ang gina- 
gamit. Ang salitang ito ay matatagpuan nang 18 be- 
ses sa pormal na mga kapahayagan sa Deuterono- 
mio 27:15-26: 28:16-19, at gayundin sa taimtim na 
mga kapahayagan, gaya niyaong nasa Exodo 22:28, 
Jeremias 11:3, 17:5: at 48:10. Ang kaugnay na pang- 
ngalang me'erah' ay lumilitaw nang limang beses. 
(Deu 28:20: Kaw 3:33; 28:27, Mal 2:2, 3:9) Ang pag- 
gamit ng Bibliya sa mga salitang ito ay nagpapahi- 
watig ng isang taimtim na kapahayagan o isang 
prediksiyon ng masama at, kapag binigkas ng Diyos 
o ng isang taong awtorisado, ang mga ito ay may 
makahulang kahalagahan at puwersa. Ang sum- 
pang binigkas ni Josue laban sa sinumang muling 
magtatayo ng wasak na Jerico ay natupad pagkara- 
an ng maraming siglo. (Jos 6:26: 1Ha 16:34) Gayun- 
man, hindi sinang-ayunan ni Jehova ang mga pag- 
hiling ni Haring Balak na sumpain ni Balaam ang 
Israel, at sa halip ay pinangyari Niya na mga pagpa- 
pala ang mabigkas.---Bil 22:6-24:25. 

Ang pandiwang Hebreo para rito (qa:vav, sumpa- 
in) ay lumilitaw sa ulat ng walang-saysay na mga 
pagsisikap ni Haring Balak na ipasumpa sa prope- 
tang si Balaam ang bansang Israel at sa gayo'y ipa- 
kita sa Diyos na karapat-dapat sa Kaniyang pag- 
sumpa ang bansang iyon. (Bil 22:11, 17: 23:11, 13, 
25, 27; 24:10) Ang isang panawagan sa Diyos na pa- 
sapitan ng masamang bagay ang ibang tao ay hindi 
laging ipinapahayag kundi maaari ring ipahiwatig 
lamang. 

Ang alah’, isa pang salitang Hebreo na isinalin 
din bilang “sumpa,” ay nagpapahiwatig ng isang pa- 
nunumpa [oath] na may kasamang sumpa [curse] 
bilang parusa kapag nilabag iyon, o kapag nagbula- 


SUMPA 


an ang panunumpa.---Gen 24:41, tlb sa Rbi8, Bil 5: 
21, 23, 27: Deu 29:19-21, 2Cr 34:24, 1Ha 8:31, 32. 

Sa Griegong Kasulatan, ang dalawang saligang 
salita na isinasalin bilang “sumpa” ay ang ara’ at 
ana'thema, kasama ang kaugnay na mga salitang 
gaya ng ka-tara, e-pikata'ratos, kataraʻomai, ka- 
ta the.-ma, at ka-ta-the.-ma'tiZzo. 

Ang salitang ara” ay nangangahulugan ng isang 
sumpa o panalangin na humihiling sa isang diyos 
na magpasapit ng kasamaan. Ginamit ni Juan ang 
kaugnay na salitang e-pa'ratos nang isulat niya 
na sa pangmalas ng mga Pariseo, ang karaniwang 
mga taong nakinig kay Jesus ay “mga taong isinum- 
pa” na hindi nakaaalam ng Kautusan. (Ju 7:49) Sa 
kabaligtaran, ipinakita ni Pablo na lahat ng mga Ju- 
dio ay kailangang matubos mula sa sumpa ng ti- 
pang Kautusan. Isinagawa ito ni Kristo sa pamama- 
gitan ng pagiging isang sumpa para sa kanila nang 
siya'y mamatay sa pahirapang tulos. (Gal 3:10, 13) 
Sa Galacia 3:10, ginamit ni Pablo ang e-pi:ka-ta'ra-tos 
bilang salin ng salitang Hebreo na 'a:rar, na maki- 
kita sa Deuteronomio 27:26. Sa talata 13, ginamit 
niya ang salita ring iyon bilang salin ng salitang He- 
breo na qela-lah’ (isang bagay na isinumpa, sumpa 
[malediction]), gaya ng masusumpungan sa Deute- 
ronomio 21:23. 

Isang anyo ng salitang ka-ta-ra o-mai ang ginamit 
upang ilarawan ang pagkilos ni Jesus nang isumpa 
niya ang uring “kambing” (Mat 25:41), at gayundin 
nang tagubilinan niya ang kaniyang mga taga- 
sunod na “pagpalain yaong mga sumusumpa sa 
inyo.” (Luc 6:28) Ginamit nina Pablo at Santiago 
ang mga anyo ng salita ring iyon nang magbigay 
sila ng katulad na payo sa Roma 12:14 at Santiago 
3:9. Ginamit ni Pablo ang salitang kata ra nang tu- 
kuyin niya ang mga Kristiyanong humihiwalay 
pagkatapos nilang makibahagi sa banal na espiritu. 
Inihalintulad niya sila sa “lupa” na hindi nagiging 
mabunga pagkatapos ng ulan kundi nagsisibol la- 
mang ng mga tinik at mga dawag. (Heb 6:7, 8) Gi- 
namit naman ni Pedro ang salitang iyon upang ila- 
rawan bilang “isinumpa” yaong mga mapag-imbot, 
na “may mga matang pundo ng pangangalunya” at 
nang-aakit ng mga kaluluwang di-matatag.---2Pe 
2:14. 

Ang salitang a:na the-ma ay literal na nanganga- 
hulugang yaong “itinalaga” at orihinal na tumutu- 
koy sa mga ipinanatang handog na itinatalaga o ibi- 
nubukod sa isang templo bilang sagrado. (Tingnan 
ang Luc 21:5, kung saan ginamit ang isang kaugnay 
na salita.) Sa Griegong Kasulatan, ginagamit ng 
mga manunulat ng Bibliya ang a-na'the:ma upang 
kumapit doon sa isinumpa o sasailalim sa pagsum- 
pa at, samakatuwid, ibinukod bilang masama. Kaya 
naman sumulat si Pablo sa mga taga-Galacia (1:8) 


SUMPA 


na dapat nilang ituring na “isinumpa” ang sinuman 
(kahit mga anghel) na nagpapahayag sa kanila ng 
anumang bagay bilang mabuting balita kung salu- 
ngat ito doon sa kanilang tinanggap. Yaong mga 
“walang pagmamahal sa Panginoon” ay nakatakda 
ring sumpain. (1Co 16:22) Sa kaniyang matinding 
pagkabagabag dahil sa kaniyang mga kapuwa Isra- 
elita na hindi tumanggap sa Kristo, sinabi ni Pablo 
na mas nanaisin pa niya na siya mismo ay “ihiwa- 
lay mula sa Kristo bilang ang isinumpa” alang-alang 
sa kanila. (Ro 9:3) Sa ibang mga kalagayan, maliwa- 
nag na ginagamit ang a-na'the:ma upang tumukoy 
sa pagpapahayag ng isang panunumpa [oath], na 
kung hindi tutuparin o kung magbubulaan ay nila- 
yong magdulot ng isang sumpa [curse], gaya sa 
kaso ng 40 lalaking gumawa ng isang pinanumpa- 
ang sabuwatan na patayin si Pablo. (Gaw 23:12-15, 
21) Ginamit ang mga salitang katta-the-matizZo at 
anathe.matizo may kaugnayan sa pagkakaila ni 
Pedro kay Kristo. (Mat 26:74, Mar 14:71) Sa diwa, si- 
nabi ni Pedro na sana'y ‘sumpain siya o ibukod bi- 
lang masama kung kilala niya ang taong iyon." 

Sa Apocalipsis 22:3, ipinangangako may kinala- 
man sa Bagong Jerusalem na “hindi na magkakaro- 
on pa ng anumang sumpa [ka-tathe:ma].” Waring 
ito ay kabaligtaran ng sinapit ng makalupang Jeru- 
salem, na sumailalim sa sumpa ng Diyos. Kabaligta- 
ran din ito ng isinumpang kalagayan na sasapit sa 
makasagisag na lunsod ng Babilonyang Dakila bi- 
lang resulta ng hatol ng Diyos laban sa kaniya. Ang 
anathema na binigkas laban sa kaniya ay maliwa- 
nag na makikita sa utos na mababasa sa Apocalip- 
sis 18:4-8.--Tingnan din ang 2Co 6:17. 

Sa Griegong Septuagint, sa pangkalahatan ay gi- 
namit ng mga tagapagsalin ang a:nathe-ma bilang 
salin ng Hebreong che'rem.--Tingnan ang NAKATA- 
LAGANG BAGAY. 

3. [sa Ingles, malediction]. Sa literal, pagsasalita 
ng masama laban sa isa, samakatuwid ay kabaligta- 
ran ng pagpapala. Ang salitang Hebreo na gela-lah' 
ay pangunahin nang tumutukoy sa gayong pag- 
sumpa at, sa maraming teksto, palaging ipinakikita 
ang pagkakaiba nito sa “pagpapala.” (Gen 27:12, 13, 
Deu 11:26-29, Zac 8:13) Hinalaw ito sa pandiwang 
salitang-ugat na ga-lal,, na literal na nangangahulu- 
gang “maging magaan": ngunit kapag ginagamit sa 
makasagisag na diwa, ito ay nangangahulugang 
“sumpain,” “hamakin.” (Exo 18:22, Lev 20:9, 2Sa 
19:43) Ito ang salitang ginamit ni David nang sabi- 
hin niya kay Mical na siya'y “magpapakahamak" pa 
nang higit kaysa sa akusasyon sa kaniya ni Mical. 
(2Sa 6:20-22) Ginamit ito ng Diyos na Jehova pag- 
katapos ng Baha nang sabihin niya na hindi na niya 
muling “susumpain ang lupa dahil sa tao.”---Gen 
8:21. 


1204 


Ang Layunin ng mga Sumpa ng Diyos. Ang 
isang layunin ng mga sumpa ng Diyos ay linawin 
kung sino ang kaniyang sinang-ayunang mga ling- 
kod at kung sino ang hindi, yamang ang mga sum- 
pa ay nagpapakita ng di-pagsang-ayon ng Diyos, 
kung paanong ang kaniyang mga pagpapala ay nag- 
papakita ng pagsang-ayon niya. Kaya nang manga- 
ko siya ng pagpapala kay Abraham, sinabi rin ni Je- 
hova na “siya na sumusumpa [isang pandiwaring 
anyo ng gatlal'] sa iyo ay susumpain ko.” (Gen 12:3) 
Sa gayon, kapag hindi sinabi kung sino ang susum- 
pain, ang sumpa ay nagsisilbi ring isang babalang 
patnubay at isang proteksiyon para roon sa mga nais 
magtamo o magpanatili ng pabor ng Diyos. Ang Ka- 
utusang Mosaiko ay espesipikong bumanggit ng ma- 
raming pagpapala at sumpa, anupat lahat ng ito ay 
depende sa gagawin nilang pagkakapit ng mga ba- 
tas at ordinansa ng Kautusan. (Deu 28:1, 2, 15) Bago 
pumasok sa Lupang Pangako, idiniin ni Moises na 
ang bansa, bilang mga indibiduwal at bilang isang 
grupo, ay dapat pumili sa pagitan ng pagpapala at 
ng sumpa at na gagawin nila ito sa pamamagitan ng 
pagsunod o ng pagsuway. (Deu 30:19, 20) Inulit ni 
Josue ang nagsasanggalang na payo at babalang ito 
sa loob ng Lupang Pangako. (Ihambing ang Jos 8:32- 
35, 24:14, 15.) Samakatuwid, ang mga indibiduwal 
ay may magagawa upang maiwasan nilang sumai- 
lalim sa ipinahayag na mga sumpa. 

Ipinakikita rin ng sumpa na hindi maaaring ipag- 
walang-bahala o hamakin ang mga simulain ng 
Diyos at ang kaniyang ipinahayag na mga layunin. 
Ang mataas na saserdoteng si Eli ay tumanggap ng 
espesipikong sumpa dahil naging kunsintidor siya 
sa kaniyang mga anak at hindi niya sinaway ang 
mga ito, bagaman “isinusumpa [ng mga ito] ang 
Diyos.” (1Sa 3:13) Sinabi ni Jehova sa kaniya ang ali- 
tuntunin na “yaong mga nagpaparangal sa akin ay 
pararangalan ko, at yaong mga humahamak sa akin 
ay magiging walang kabuluhan [mula sa anyong 
salitang-ugat na galal].” (1Sa 2:30) Sa gayon, kaa- 
kibat ng sumpa ng Diyos ang makatarungang ka- 
gantihan para sa masamang gawa. Maaari itong ila- 
pat kaagad, gaya ng ginawa sa nangungutyang 
mga bata na isinumpa ni Eliseo sa pangalan ni Jeho- 
va (2Ha 2:24), o maaari itong ipagpaliban sa ibang 
pagkakataon, gaya noong sabihan ng Diyos si Ha- 
ring Josias may kinalaman sa kapahamakang sasa- 
pit sa Juda. (2Ha 22:19, 20) Binabalaan ni Jehova 
ang bansang Israel na ang paglabag sa kaniyang 
mga kautusan ay magdudulot ng di-matatakasang 
mga suliranin, na sinasabi: “Ang lahat ng mga sum- 
pang ito ay tiyak na darating sa iyo at tutugis sa iyo 
at aabot sa iyo hanggang sa malipol ka, sapagkat 
hindi ka nakinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa 
pamamagitan ng pagtupad sa kaniyang mga utos at 
sa kaniyang mga batas na iniutos niya sa iyo.” (Deu 


1205 


28:45) Bagaman inihula niya sa simpleng pananali- 
ta ang kanilang pagkatiwangwang at pagkatapon, 
hindi sila nakinig, at sa gayon ang Jerusalem ay na- 
ging “isang sumpa sa lahat ng mga bansa sa lupa.” 
--Jer 26:6, 24:9: Deu 29:27. 
Pagpapawalang-bisa sa mga Sumpa. Ang 
isang sumpa ay maaaring pawalang-bisa o alisin ni 
Jehova, ngunit tangi lamang kung natutugunan 
ang kaniyang makatarungang mga kahilingan. Wa- 
ring ganito ang nangyari sa orihinal na sumpa la- 
ban sa lupa, anupat maliwanag na winakasan ito ng 
Baha na pumawi sa kabalakyutan sa daigdig. (Gen 
8:21) Ang pagkabigo ng Israel na masunod ang ti- 
pang Kautusan ay nagdulot ng sumpa sa buong 
bansa, pati na sa mga nagsikap na sundin ang mga 
kundisyon nito (bagaman hindi nila nasunod ang 
mga ito nang lubusan). Ipinakita ng apostol na si 
Pablo na ito ang dahilan kung bakit sa isang pahira- 
pang tulos namatay si Kristo Jesus. (Gal 3:10-13) Sa 
gayong paraan, bagaman lubusang natupad ni Je- 
sus ang Kautusan, inako niya ang sumpang nakapa- 
taw sa lahat ng nasa ilalim ng Kautusang iyon. 
Sinasabi sa Deuteronomio 21:23: “Sapagkat yaong 
nakabitin [sa tulos] ay isang bagay na isinumpa [sa 
literal, isang sumpa] ng Diyos.” Sa pamamagitan ng 
pagpapako kay Jesus sa tulos gaya ng isang krimi- 
nal, anupat sinentensiyahan (bagaman hindi maka- 
tarungan) ng makasaserdoteng hukumang Judio, 
siya, sa diwa, ay naging “isang sumpa.” Pagkatapos 
nito, nang maiharap na ni Jesus ang halaga ng ka- 
niyang hain sa langit, kinansela ng Diyos ang Kau- 
tusan. Nang tanggapin ng Diyos ang hain, makasa- 
gisag na ipinako niya sa tulos ang Kautusan, at legal 
na naalis ang sumpang kalakip ng Kautusang iyon. 
(Col 2:14) Palibhasa'y itinuring na isang sumpa ang 
katawan ni Jesus, at upang tuparin din ang kahili- 
ngan ng Kautusan para hindi malapastangan ang 
Sabbath, inapura ng mga Judio na maalis ang bang- 
kay ni Jesus at ng mga salarin mula sa tulos bago 
magwakas ang araw na iyon.---Deu 21:23, Ju 19:31. 


Ano ang tumitiyak na matutupad 
ang isang sumpa? 


Bagaman maaaring bumigkas ng mga sumpa ang 
mga indibiduwal, ang katuparan ng mga ito ay lu- 
busang nakadepende sa Diyos, sa kaniyang mga si- 
mulain, at sa kaniyang mga layunin. Nabale-wala 
ang “pagsumpa ni Goliat kay David sa pamamagitan 
ng kaniyang huwad na mga diyos.” (1Sa 17:43) Pi- 
nangyari ni Jehova na ang sumpa ni Balaam ay ma- 
ging pagpapala. (Deu 23:4, 5, Jos 24:9, 10) Dahil 
kinilala ni David na tanging si Jehova ang makapag- 
papangyaring matupad ang isang sumpa, tinanggi- 
han niya ang kahilingan ng galit na si Abisai na pa- 


SUMPA 


hintulutan siyang pumaroon at “tagpasin ang ulo’ ni 
Simei, na may-pang-aabusong sumusumpa noon 
kay David. Sinabi ni David: “Pabayaan ninyo siya 
upang siya ay makasumpa, sapagkat gayon ang si- 
nabi ni Jehova sa kaniya! Marahil ay ititingin ni Je- 
hova ang kaniyang mata, at isasauli nga sa akin ni 
Jehova ang kabutihan sa halip na ang kaniyang 
sumpa sa araw na ito.” (2Sa 16:5-12, ihambing ang 
Aw 109:17, 18, 28.) Espesipikong hinahatulan ng Sa- 
lita ng Diyos ang pagsumpa sa sariling mga magu- 
lang (Exo 21:17, Lev 20:9: Kaw 20:20), sa Diyos (Exo 
22:28: Lev 24:11, 14, 15, 23), o sa hari (Ec 10:20), at 
inilalantad nito yaong mga bumibigkas ng pagpapa- 
la sa pamamagitan ng kanilang mga bibig samanta- 
lang “sa loob nila ay sumusumpa sila.”---Aw 62:4. 

Noong narito si Kristo Jesus sa lupa, bilang taga- 
pagsalita ng Diyos ay bumigkas siya, sa diwa, ng 
mga sumpa laban sa relihiyosong mga tagaakay at 
mga Pariseo dahil sa kusang-loob na pagsalansang 
nila sa layunin ng Diyos. (Mat 23:13-33) Maliwanag 
na “isinumpa' ng apostol na si Pedro sina Ananias at 
Sapira dahil sa pagbubulaan sa Diyos, anupat kaa- 
gad silang namatay bilang resulta nito. (Gaw 5:1- 
11) Waring ganito rin ang ginawa ng apostol na si 
Pablo sa bulaang propeta at manggagaway na si Eli- 
mas, na kaniyang tinawag na “anak ng Diyablo” at 
“kaaway ng bawat bagay na matuwid,” anupat pan- 
samantala itong nabulag. (Gaw 13:6-12) Ang mga 
pagkilos na iyon ay nagkaroon ng mabuting epekto 
sa mga nakasaksi sa mga iyon. Gayunman, ang ga- 
yong kapangyarihan ng mga apostol ay hindi nagbi- 
gay ng awtoridad, o ng kalayaan, sa iba upang bu- 
migkas ng sumpa. Binabalaan ni Santiago ang mga 
Kristiyano laban sa di-wastong paggamit ng dila sa 
pagsumpa sa mga tao.--San 3:9-12, ihambing ang 
Aw 109:17, 18 sa Col 3:8-10. 

Bagaman iniuulat ng kasaysayan na pagkaraan 
ng panahong apostoliko at noong sumunod na mga 
siglo, ang mga relihiyosong organisasyon ay naglat- 
hala ng maraming “anatema” at “interdiksiyon” la- 
ban sa mga indibiduwal, mga lunsod, at mga bansa, 
ipinakikita rin nito na ang ahenteng ginamit upang 
gawing epektibo ang gayong sumpa, sa lahat ng 
kaso, ay hindi ang kapangyarihan ng Diyos kundi 
ang makalupang kapangyarihan ng isang simba- 
han o ng sekular na estado. Kabaligtaran nito, sa 
Awit 37:3-9, 22, pinapayuhan tayong maghintay 
kay Jehova, yamang “ang mga pinagpapala niya 
ang siyang magmamay-ari ng lupa, ngunit ang 
mga isinusumpa niya ay lilipulin.” Kalakip ang ga- 
yong “pagkalipol” sa sumpang binigkas ni Jesus la- 
ban sa isinumpang uring “kambing” sa kaniyang 
makahulang talinghaga sa Mateo 25:31-46. May ka- 
ugnayan sa “mga bagong langit at isang bagong 
lupa,’ inihula rin na ang mga makasalanan ay su- 
sumpain.--Isa 65:17, 20. 


SUNAMITA 


SUNAMITA [Ng (Mula sa) Sunem]. Taong na- 
ninirahan sa Sunem. Si Abisag, na tagapag-alaga ni 
David noong siya'y matanda na, ay tinawag na “Su- 
namita.”--1Ha 1:3, 4, 15, 2:17, 21, 22; tingnan ang 
ABISAG. 

Hindi binanggit ang pangalan ng prominenteng 
babae ng Sunem na nagpakita ng pagkamapagpatu- 
loy sa propetang si Eliseo. Palagian niyang pinagla- 
anan ng pagkain at matutuluyan ang propeta. Dahil 
sa kaniyang kabaitan, ginantimpalaan siya ng isang 
anak na lalaki. Nang mamatay ang batang ito pag- 
karaan ng ilang taon, ang babaing Sunamita ay 
naglakbay nang mga 30 km (19 na mi). Pagkakita 
niya kay Eliseo sa Bundok Carmel, ipinahayag niya 
ang kaniyang matinding pamimighati, sa pagsasa- 
bing: “Humingi ba ako ng anak na lalaki sa pama- 
magitan ng panginoon ko? Hindi ba sinabi ko, 'Hu- 
wag mo akong akayin sa isang bulaang pag-asa”?” 
Pagkabalik ni Eliseo kasama ng babae, ang propeta 
ay nanalangin kay Jehova, at muling nabuhay ang 
bata.---2Ha 4:8-37. 

Nang babalaan ni Eliseo tungkol sa dumarating na 
taggutom, ang babaing Sunamita, na lumilitaw na 
isa nang balo, kasama ang kaniyang sambahayan, 
ay nanirahan sa gitna ng mga Filisteo nang pitong 
taon. Pagkatapos nito, siya ay bumalik at natuklasan 
niyang kinumpiska ang kaniyang mga ari-arian. 
Nang malaman ng hari ang mga ginawa niya kay 
Eliseo, ang lahat ng kaniyang pag-aari ay ibinalik sa 
kaniya.---2Ha 8:1-6. 


SUNDANG. 


SUNEM. Isang lunsod sa teritoryo ng Isacar. 
(Jos 19:17, 18) Malapit ito sa Jezreel at Bundok Gil- 
boa. (1Sa 28:4) Ipinapalagay na ang Sunem ay ang 
makabagong Sulam (Sunem), na nasa TK dalisdis 
ng Jebel Dahi (Giv'at Ha-More) at mula rito'y mata- 
tanaw ang Libis ng Jezreel. Ang lugar na ito'y mga 
5 km (3 mi) sa H ng tiwangwang na nayon ng 
Zer'in (Tel Yizre'el) at mga 8 km (5 mi) sa H ng kan- 
luraning dulo ng Bundok Gilboa. 

Sa Sunem nagkampo ang mga Filisteo bago naga- 
nap ang pagbabaka na naging dahilan ng pagkama- 
tay ni Haring Saul. (1Sa 28:4) Taga-Sunem ang 
magandang si Abisag (“na Sunamita”) na nag-alaga 
sa matanda nang si Haring David. (1Ha 1:3, 4) Nang 
maglaon, ang propetang si Eliseo ay paulit-ulit na 
nanuluyan sa tahanan ng isang mapagpatuloy na 
mag-asawa roon.---2Ha 4:8. 


SUNGAY, TAMBULI |sa Ingles, horn]. Sa Is- 
rael, ang mga sungay ng mga hayop ay ginagamit 
bilang mga sisidlan ng langis, mga praskong inu- 
man, mga tintero at mga lalagyan ng kosmetik, at 
mga panugtog o mga instrumentong panghudyat. 


Tingnan ang ARMAS, BALUTI. 


1206 


--1Sa 16:1, 13, 1Ha 1:39, Eze 9:2: tingnan ang Tm- 
TERO NG KALIHIM. 

Mga Panugtog at mga Instrumentong Pang- 
hudyat. Ang salitang Hebreo na qeren ang 
pangkalahatang katawagan para sa sungay ng 
isang hayop. (Gen 22:13) Ginamit ito nang minsan 
upang tumukoy sa isang panugtog na hinihipan, sa- 
makatuwid nga, sa pananalitang “tambuling sungay 
[sa Heb., geren] ng barakong tupa” sa Josue 6:5. 
Doon, ang pananalitang ito ay ginamit kasama ng 
salitang Hebreo na shoh-phar” (tambuli), isang ter- 
mino na laging tumutukoy sa sungay ng barakong 
tupa na ginagamit bilang panugtog. Ang makaba- 
gong shoh-phar' ay isang hungkag na sungay ng 
barakong tupa na may haba na mga 36 na sentimet- 
ro (14 na pulgada), anupat itinuwid sa pamamagitan 
ng init ngunit nakakurba sa nakabukang dulo nito. 
Mayroon itong hiwalay na bokilya para sa paghihip. 
Ipinapalagay na ang shoh:phar' noong panahon ng 
Bibliya ay walang hiwalay na bokilya, at ayon sa 
Talmud, hindi itinutuwid ang sungay ng barakong 
tupa kundi hinahayaang nakakurba. 

Pangunahin nang ginagamit ang shoh-phar” bi- 
lang instrumentong panghudyat. Tinitipon nito ang 
mga hukbong Israelita, kung minsa'y pinatutunog 
ang “babalang hudyat” laban sa isang lunsod na sa- 
salakayin, at inihuhudyat ang iba pang mga ma- 
niobra para sa pakikipagdigma. (Huk 3:27; 6:34, 2Sa 
2:28; Joe 2:1: Zef 1:16) Nagbibigay-babala rin ang 
shoh:phar” sakaling sumalakay ang mga kaaway. 
(Ne 4:18-20) Yamang ang tambuli ay isa lamang 
instrumentong panghudyat sa pakikipagbaka, ang 
tunog ng 300 tambuli, sa normal na mga kalagayan, 
ay magpapahiwatig ng isang malaking hukbo. Kaya 
nang marinig ng mga Midianita ang mga tambu- 
li ng bawat isa sa 300 tauhan ni Gideon, “ang buong 
kampo ay tumakbo” dahil sa matinding takot.---Huk 
7:15-22. 

Bukod sa pagpapatalastas ng bawat bagong bu- 
wan [new moon], inihahayag din ng tambuli ang 
taon ng Jubileo at nakadaragdag ito sa kagalakan ng 
iba pang mga okasyon. (Aw 81:3; Lev 25:8-10, 2Sa 
6:15: 2Cr 15:14) Noong ipahayag ni Jehova ang 
mga kundisyon ng tipang Kautusan, ang makahi- 
malang tunog ng tambuli ang isa sa kamangha- 
manghang mga pangyayari sa Bundok Sinai. (Exo 
19:16-19: 20:18) Waring ang pagpapatalastas ng pa- 
simula at ng katapusan ng Sabbath sa pamamagitan 
ng shoh-phar' ay naging isang kaugalian bago pa 
ang Karaniwang Panahon. 

Lumilitaw na ang karamihan sa mga Israelita, 
anuman ang katayuan nila sa buhay, ay marunong 
gumamit ng shoh:phar" Hinipan ito ng mga saser- 
dote noong humayo sila sa palibot ng Jerico, at ma- 
lamang na sila ang nagpapatalastas ng Jubileo sa 


1207 


pamamagitan nito. (Jos 6:4, 5, 15, 16, 20; Lev 25:8- 
10) Yamang pinatunog ito ni Ehud, ni Gideon at ng 
kaniyang 300 tauhan, at ni Joab, pati ng mga 
bantay, na hindi naman mga Levita, ipinahihiwa- 
tig nito na ang karamihan ay pamilyar sa instru- 
mentong ito.--Huk 3:27: 6:34: 7:22; 2Sa 2:28, Eze 
33:2-6. 

Ang terminong Hebreo na yoh vel (barakong 
tupa) ay ginagamit na singkahulugan ng shoh-phar’ 
sa Exodo 19:13, kung saan isinalin ito bilang “tam- 
buling sungay ng barakong tupa.” Sa Daniel 3:5, 
7, 10, 15 naman, lumilitaw ang ge'ren sa Aramaiko 
bilang bahagi ng orkestrang Babilonyo.---Tingnan 
ang TRUMPETA. 

Mga Sungay ng mga Altar. Sa tabernakulo, 
ang mga sungay ng altar ng insenso at ng altar na 
pinaghahainan ay tulad-sungay na mga bahaging 
nakausli mula sa apat na panulukan ng mga ito. Ang 
mga ito ay kinalupkupan ng materyales na kapare- 
ho niyaong ginamit sa altar, alinman sa tanso o gin- 
to. (Exo 27:2: 37:2b, 26) Malamang na ang mga al- 
tar sa templo ni Solomon ay itinulad sa mga altar ng 
tabernakulo.---1Ha 6:20, 22. 

Noong panahon ng serbisyo ng pagtatalaga, ang 
mga sungay ng altar na pinaghahainan ay nilagyan 
ni Moises ng dugo ng toro na handog ukol sa kasa- 
lanan upang “dalisayin ang altar mula sa kasalanan." 
(Lev 8:14, 15) Ayon sa tagubilin ni Jehova, ang dugo 
ng partikular na mga hain ay ilalagay ng saserdote 
sa mga sungay ng isa sa mga altar, depende sa hain 
na inihahandog.---Lev 4:7, 18, 25, 30, 34; 16:18. 

Sinabi ni Jehova na ang mga kasalanan ng Juda 
ay nakalilok “sa mga sungay ng kanilang mga altar” 
(Jer 17:1), anupat dahil dito ay naging marumi ang 
kanilang mga altar at naging di-kaayaaya ang kani- 
lang mga hain, at sa Amos 3:14, ipinahayag ni Je- 
hova na layunin niyang lapastanganin ang mga al- 
tar sa Bethel na ginagamit sa pagsamba sa guya sa 
pamamagitan ng pagputol sa mga sungay ng mga 
ito. 

Maaaring ang pananalita sa Exodo 21:14 ay na- 
ngangahulugan na kahit ang isang saserdote ay da- 
pat patayin kung nagkasala ito ng pagpaslang, o na 
hindi maipagsasanggalang ng paghawak sa mga su- 
ngay ng altar ang isang mamamaslang.---Ihambing 
ang 1Ha 2:28-34. 

May mga sungay ang mga altar na nakita nina 
Ezekiel at Juan sa pangitain.--Eze 43:15, Apo 9: 
13, 14. 

Makasagisag na Paggamit. Ang sungay ng 
hayop (sa Heb., qe ren, sa Gr., ke'ras) ay isang kaki- 
la-kilabot na sandata at madalas gamitin sa Bibliya 
sa makasagisag na diwa, lalo na sa Hebreong Kasu- 
latan. Ang mga tagapamahala at mga namamaha- 
lang dinastiya, kapuwa ang matuwid at ang ba- 


SUP 


lakyot, ay sinasagisagan ng mga sungay, at ang 
kanilang panlulupig ay inihahalintulad sa pagtulak 
sa pamamagitan ng mga sungay.---Deu 33:17, Dan 
7:24: 8:2-10, 20-24: Zac 1:18-21: Luc 1:69-71, Apo 
13:1, 11, 17:3, 12, tingnan ang Hayop, MAKASAGISAG 
NA MGA. 

Noong minsan, nang tiyakin ni Jehova sa kani- 
yang bayan na sila'y magtatagumpay, sinabi niya 
na kaniyang 'gagawing bakal ang sungay ng anak 
na babae ng Sion.” (Mik 4:13) Bagaman itinaas ni Je- 
hova ang sungay ng kaniyang bayan, o pinangyari 
niyang maging dakila iyon, binababalaan naman 
ang mga balakyot na huwag itaas nang may pagpa- 
palalo ang kanilang sungay, sapagkat puputulin ang 
mga sungay ng balakyot. (1Sa 2:10, Aw 75:4, 5, 10; 
89:17: Am 6:12-14) Dahil sa pagkadamang siya'y lu- 
busang pinabayaan, malungkot na sinabi ni Job: 
“Ibinaon ko ang aking sungay sa mismong alabok.” 
--Job 16:15. 

Maaari ring gamitin ang salitang “sungay” upang 
ilarawan ang isang bagay na hugis-sungay. Sa Eze- 
kiel 27:15, malamang na ang “mga sungay na ga- 
ring” ay tumutukoy sa mga pangil ng elepante. Sa 
Isaias 5:1 naman, maliwanag na ang pariralang He- 
breo na “isang sungay na anak ng langis [o, kataba- 
an]” ay tumutukoy sa “isang mabungang dalisdis ng 
burol,” anupat ginagamit ang “sungay” upang ku- 
matawan sa pataas na dalisdis ng burol.--Tlb sa 
Rbi8. 


SUNI, MGA SUNITA [Ni (Kay) Suni]. Si Suni 
ang ikatlong binanggit sa pitong anak ni Gad. Su- 
mama siya kay Jacob patungong Ehipto noong 
1728 B.C.E., at nang dumami ang bilang ng sarili 
niyang mga supling, ang mga ito ang bumuo sa 
pantribong pamilya ng mga Sunita.---Gen 46:8, 16; 
Bil 26:15. 


SUP [posible Mga Tambo]. Isa sa mga lokasyon 
na binanggit upang ipahiwatig kung saan nagsalita 
si Moises sa mga Israelita noong ika-40 taon ng ka- 
nilang pagpapagala-gala sa ilang. (Deu 1:1, tlb sa 
Rbi8) Sa halip na “Sup,” ang Griegong Septuagint 
(Bagster) at ang Latin na Vulgate ay kababasahan 
ng “Dagat na Pula.” Marahil ay dahil inakalang ang 
salitang Hebreo na yam (na nangangahulugang 
“dagat”) ay inalis, anupat iniwan ang Sup bilang pi- 
naikling yam-suph” (Dagat na Pula). Sa kasong ito, 
ang tinutukoy ay ang bahagi ng dagat na tinatawag 
na Gulpo ng ‘Aqaba. Gayunman, kung uunawain 
nang literal, sinasabi ng Hebreong tekstong Masore- 
tiko na si Moises ay nagsalita sa Israel “sa mga di- 
syertong kapatagan sa tapat ng Sup.” At binanggit 
ng talata 5 na ito'y “sa pook ng Jordan sa lupain ng 
Moab.” Samakatuwid, bagaman hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon ng Sup, lumilitaw na 


SUPA 


ito'y isang lugar sa S ng Jordan. Walang-katiyakang 
iniuugnay ito sa Khirbet Sufa, mga 6 na km (3.5 mi) 
sa TTS ng Madaba. 


SUPA. Ayon sa karaniwang pagkakasalin, isang 
rehiyon o libis. Malamang na ito'y nasa kapaligiran 
ng Arnon. (Bil 21:14) Ang salitang Hebreong ito ay 
isinalin sa mga terminong gaya ng “buhawi” (Ro) at 
“bagyo” (AS tlb). Gayunman, ipinahihiwatig ng ka- 
ramihan sa mga makabagong salin na ito'y isang 
rehiyon o libis, anupat sinasabing ang Vaheb ay 
matatagpuan “sa tabi ng Supa” (JB) o “sa Supa.” 
--AT, JP, NW, RS. 


SUPAMITA, MGA. Mga Benjamitang inapo 
ni Sepupam, isang naiibang baybay sa Supim at Se- 
pupan.--Bil 26:38, 39, 1Cr 7:12, 8:5, tingnan ang 
Supim Blg. 1. 


SUPIM. 

1. Isang inapo ni Benjamin, marahil ay sa pama- 
magitan ni Bela at ni Ir(i). (1Cr 7:6, 7, 12) Ang pag- 
papasok kay Supim sa mga talaangkanan ni Mana- 
ses sa 1 Cronica 7:15 ay maaaring nagpapahiwatig 
ng isang kakaibang kaugnayan ng mga tribo. Sa Ge- 
nesis 46:21 si Supim ay tinatawag na Mupim, posi- 
bleng dahil sa pagkakahawig ng mga titik sa si- 
naunang alpabetong Hebreo na kinakatawanan sa 
Tagalog ng s at m. Ang pangalan ay binabaybay 
ring Sepupa(m, n), at ipinakikilala nito ang indibidu- 
wal bilang pinagmulan ng isang Benjamitang pan- 
tribong pamilya ng mga Supamita.--Bil 26:39, 1Cr 
8:5. 

2. Isang bantay ng pintuang-daan na inatasan sa 
dakong K ng santuwaryo. (1Cr 26:16) Yamang ang 
huling tatlong titik ng kaniyang pangalan sa Hebreo 
(Shup-pim') ay katulad na katulad ng huling tatlong 
titik ng naunang termino (behth ha-asup-pim'), hi- 
nihinala ng mga iskolar na ito ay isang dittograph 
(isang di-sinasadyang pag-uulit ng eskriba), kung 
kaya sa talatang ito ay hindi ito pangalan ng isang 
tao.--Ihambing ang 1Cr 26:10, 11. 


SUPOT [sa Ingles, bag]. Noong sinaunang mga 
panahon, ang mga supot ay gawa sa iba't ibang uri 
ng balat ng hayop, tela, at hinabing materyales, gi- 
nagamit ang mga ito upang paglagyan ng mga bu- 
til at pagkain, mga batong panimbang, mahahala- 
gang pag-aari, mga piraso ng ginto at pilak, at 
noong bandang huli, ng mga barya. Ang mga supot 
naman na ginagamit para sa tubig at alak ay kada- 
lasang gawa sa kinulting balat ng mga hayop.---Jos 
9:4: Mat 9:17. 

Ang salitang Hebreo na saq ay pangunahin nang 
ginagamit sa Bibliya upang tumukoy sa telang-sako 
(Lev 11:32), ngunit ginagamit din ang salitang ito, 
gaya sa ngayon, upang tumukoy sa mga lalagyan 


1208 


ng pagkain at mga butil. (Gen 42:25, 27, 35) Ang 
salitang Hebreo naman na 'am-tachath (“supot,” 
NW: “sako,” NPV; hinalaw sa pandiwa na nanganga- 
hulugang “iladlad” [Isa 40:22]) ay ginamit sa ulat 
may kinalaman sa pagdalaw ng mga kapatid ni Jose 
sa Ehipto at waring halos singkahulugan ito ng saq, 
anupat marahil ay inilalarawan nito ang hugis ng 
supot sa halip na ang materyales na ginamit sa pag- 
gawa nito.---Gen 42:27, 28, 43:18-23. 

Bilang paghahanda sa pakikipagsagupa kay Gol- 
iat, naglagay si David ng limang bato sa kaniyang 
“supot” (sa Heb., keli’) sa pagpapastol, anupat ipina- 
palagay na isa itong uri ng bag na isinasakbat sa ba- 
likat at kadalasa'y gawa sa balat ng hayop na hindi 
na inalisan ng balahibo. (1Sa 17:40, 49) Ang sali- 
tang Hebreo na ginamit dito ay may napakalawak 
na kahulugan at kalimita'y tumutukoy lamang sa 
isang lalagyan, sisidlan, o kagamitan na maaaring 
gawa sa luwad, kahoy, metal, o balat.---Lev 6:28, 11: 
32, 33; Bil 31:20, 1Ha 10:21. 

Binigyan ng Siryanong opisyal ng hukbo na si Na- 
aman ang sakim na si Gehazi ng “dalawang talento 
na pilak sa dalawang supot [sa Heb., chari'tim'], 
na may dalawang pamalit na kasuutan, at ibini- 
gay ang mga iyon sa dalawa sa kaniyang mga ta- 
gapaglingkod, upang madala nila ang mga iyon.” 
Yamang ang isang talento ay katumbas ng mga 
34 na kg (92 lb t), maliwanag na ang gayong lalag- 
yan (charit') ay malaki at matibay upang makapag- 
laman ng isang talento bukod pa sa isang pamalit na 
kasuutan at, samakatuwid, kapag pinuno ay halos 
sapat lamang na mabubuhat ng isang tao. (2Ha 
5:23) Gayunman, ang salita ring ito ay ginamit 
upang tumukoy sa “mga supot” (sa Ingles, purses) 
na ginagamit noon ng palalong mga anak na babae 
ng Sion bilang bahagi ng kanilang marangyang ka- 
gayakan.--Isa 3:16, 22. 

Mayroon ding ginagamit na supot (sa Heb., kis) 
ang mga mangangalakal noon, at tiyak na kahawig 
na kahawig iyon ng mga supot na ginagamit pa rin 
sa mga lupain sa Silangan hanggang nitong kalili- 
pas na mga panahon. Kung ang huling mga su- 
pot na ito ang pagbabatayan, malamang na gawa 
iyon sa hinabing algudon, makukunat na halamang 
hungko, o katad. Ang mga supot na ito ay ginaga- 
mit ng mga negosyante, o mga mangangalakal, sa 
pagdadala ng mga panimbang na kailangan sa mga 
transaksiyon sa negosyo kapag kailangang timba- 
ngin ang mga produkto, mga binutil, o mahahala- 
gang metal. Sa Kautusang Mosaiko, tinukoy ang kis 
sa isang babala laban sa mapandayang mga gawain 
sa negosyo, na nagsasabi: “Huwag kang magkakaro- 
on sa iyong supot ng dalawang uri ng panimbang.” 
(Deu 25:13) Sa pamamagitan ng kaniyang propeta, 
nagtanong si Jehova: “Maaari ba akong maging ma- 
linis sa moral taglay ang balakyot na timbangan at 


1209 


taglay ang supot ng mga batong panimbang na 
may daya?” (Mik 6:11, Kaw 16:11) Maaari ring ga- 
mitin ang kis bilang “supot” para sa pagdadala ng 
salapi at mahahalagang pag-aari.---Kaw 1:13, 14, Isa 
46:6. 

Ang salitang Hebreong tserohr” ay hinalaw sa 
isang pandiwa na nangangahulugang “ibalot” (Exo 
12:34) at tumutukoy sa isang karaniwang uri ng la- 
lagyan na tinatalian ng panali o pisi. Maaaring ito ay 
isang “balot” (Gen 42:35) o isang “supot” na ang 
pinakaleeg lamang ang hinihigpitan at tinatalian. 
(Kaw 7:20, Sol 1:13) Waring ang salaping tinatang- 
gap noon mula sa kahon ng abuloy para sa templo 
ay isinisilid at binibigkis sa gayong mga balot, anu- 
pat tiyak na magkakasindami ang laman ng mga 
iyon. (2Ha 12:10) Noong sinaunang mga panahon, 
sa mga transaksiyon sa negosyo na nagsasangkot 
ng malalaking halaga ng salapi, kung minsan ay ti- 
nitimbang ang mga piraso ng salapi at saka inilala- 
gay sa gayong mga balot o supot, at pagkatapos ay 
tinatatakan ang buhol. Kung gugustuhin, maaaring 
ipasa sa ibang tao ang supot na ginagarantiyahang 
naglalaman ng tinukoy na halaga. Hangga't buo pa 
ang tatak, iyon ang magsisilbing garantiya sa hala- 
ga ng pilak, ginto, o iba pang metal na nasa loob 
nito. Sa Job 14:17, lumilitaw na tinukoy ito ni Job sa 
makalarawang paraan nang sabihin niya sa Diyos: 
“Natatatakan sa isang supot ang aking pagsalan- 
sang, at naglalagay ka ng pandikit sa ibabaw ng 
aking kamalian.” Nagpahayag naman si Abigail ng 
pagtitiwala na ipagsasanggalang ni Jehova si David, 
nang sabihin niya na kapag tinugis ng kaaway si Da- 
vid, ang kaluluwa nito ay “mababalot sa supot ng 
buhay na taglay ni Jehova na [kaniyang] Diyos.” 
--1Sa 25:29. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, may tinutu- 
koy na “supot ng pagkain” (NW) o “supot” (MB). 
(Mat 10:10, Luc 9:3) Ang salitang Griego na pe'ra 
para rito ay inilalarawan sa Vine's Expository Dic- 
tionary of Old and New Testament Words (1981, 
Tomo 4, p. 196) bilang “katad na supot ng manlalak- 
bay na pinaglalagyan ng mga panustos.”---Tingnan 
ang SUPOT NG PAGKAIN. 

Sa Juan 12:6, 13:29 ng Ang Biblia, may bina- 
banggit na “supot” na dala-dala ni Hudas, gayun- 
man, ang salitang Griego na glos:so' ko:mon para 
rito ay isinasalin ng karamihan sa makabagong 
mga salin bilang “kahon” o “kahon ng salapi.” No- 
ong una, ginagamit ito upang tumukoy sa isang 
kaha na pinaglalagyan ng bokilya ng isang panug- 
tog na hinihipan, ngunit nang maglaon, ang sali- 
tang Griego ay tumukoy sa isang maliit na kahon 
na magagamit sa anumang layunin, anupat maaa- 
ri rin itong paglagyan ng salapi. Ginamit ng mga 
tagapagsalin ng Griegong Septuagint ang salitang 
ito upang tumukoy sa kahon na binabanggit sa 


SUPOT NG SALAPI 


2 Cronica 24:8, 10. Para sa “supot ng salapi” (Luc 
10:4) o “mga pamigkis na supot” (Mat 10:9), ting- 
nan ang SUPOT NG SALAPI. 


SUPOT NG PAGKAIN. Isang supot, kadala- 
sa'y yari sa katad, na pinapasan ng mga manla- 
lakbay, pastol, magsasaka, at iba pa, sa kanilang 
balikat. Ginagamit ito noon upang paglagyan ng 
pagkain, damit, at iba pang mga panustos, ngunit 
naiiba ito sa mas maliit na pamigkis na supot na gi- 
nagamit naman para sa mga baryang ginto, pilak, 
at tanso. (Mat 10:9, Mar 6:8) Walang alinlangan na 
ang “supot sa pagpapastol” ni David ay gayong uri 
ng supot ng pagkain. (1Sa 17:40) Noong isinusugo 
ni Jesu-Kristo ang 12 apostol at pagkatapos ay ang 
70 alagad upang mangaral sa Israel, sinabihan niya 
sila na huwag magdala ng mga supot ng pagkain. 
(Mat 10:5, 9, 10; Luc 9:3, 10:1, 4) Ilalaan ni Jehova 
ang mga pangangailangan nila sa pamamagitan ng 
mga kamay ng kanilang mga kapuwa Israelita, ya- 
mang kaugalian ng mga ito ang maging mapagpa- 
tuloy. Nang malapit nang mamatay si Jesus, ipina- 
hiwatig niya na magbabago ang mga kalagayan 
dahilan sa pagsalansang ng mga may kapangyari- 
han, kaya sinabihan niya ang kaniyang mga alagad 
na magdala kapuwa ng supot ng salapi at ng supot 
ng pagkain. Gayunpaman, dapat nilang hanapin 
muna ang Kaharian ng Diyos sa halip na mabalisa 
tungkol sa kanilang materyal na mga pangangaila- 
ngan, sa gayo'y mapatutunayan nilang umaasa sila 
na pangangalagaan sila ng Diyos na Jehova sa kani- 
lang ministeryo.--Luc 22:35, 36, Mat 6:25-34. 


SUPOT NG SALAPI [sa Ingles, purse]. Isang 
supot na ginagamit kapuwa ng mga lalaki at mga 
babae upang paglagyan ng ginto, pilak, tanso, bar- 
ya, o iba pang mga bagay. Noon, kung minsan, ang 
mga babae ay may mga pampalamuting supot, 
o mga handbag, na posibleng pahaba at pabilog ang 
hugis. (Isa 3:16, 22, 46:6, Mat 10:9) Ang sinaunang 
mga supot ng salapi ay gawa sa katad, sa hinabing 
mga halamang hungko, o sa algudon. Yamang nasa 
anyong bag o supot, binibigkis ang mga ito at isina- 
sakbat sa leeg sa pamamagitan ng mga strap na ka- 
tad o iba pang panali.---Tingnan ang SuPoT. 

Ginagamit din noon ang pamigkis na supot (sa li- 
teral, “pamigkis”: sa Gr., z0'ne' Mat 10:9, Mar 6:8), 
marahil ay isang uri ng sinturong sisidlan ng sala- 
pi. Maaaring may hungkag na espasyo ang pamig- 
kis na ito kung saan mailalagay ang salapi, o kung 
gawa naman sa tela at isinusuot na may mga tupi, 
isinusuksok sa mga tupi nito ang salapi. 

Noong isugo ni Jesus ang kaniyang 70 alagad 
upang mangaral, maliwanag na sa Judea, sinabihan 
niya sila na huwag magdala ng mga supot ng salapi 


SUPOT SA PAGPAPASTOL 


para sa kanilang sarili, anupat ipinahihiwatig niya 
na paglalaanan sila ng Diyos na Jehova sa pamama- 
gitan ng kanilang mga kapuwa Israelita, yamang 
kaugalian ng mga ito ang maging mapagpatuloy. 
(Luc 10:1, 4, 7) Gayunman, nang malapit na siyang 
mamatay, pinayuhan ni Jesus ang mga apostol na 
magdala ng mga supot ng salapi, dahil alam niyang 
di-magtatagal at ang kaniyang mga alagad ay ma- 
ngangalat at pag-uusigin. Dahil sa pagsalansang ng 
mga may kapangyarihan, maaaring matakot na tu- 
mulong sa kanila maging ang mga taong pabor sa 
mensahe nila. Bukod diyan, noon ay malapit na rin 
nilang dalhin sa mga lupaing Gentil ang mensahe 
ng Kaharian. Dahil sa lahat ng ito, kakailanganin ng 
mga tagasunod ni Jesus na maging handang tustu- 
san ang kanilang sarili sa materyal na paraan.---Luc 
22:35, 36. 

Upang patingkarin ang nakahihigit na halaga ng 
espirituwal na mga bagay, hinimok ni Jesus ang 
kaniyang mga tagasunod na gumawa para sa kani- 
lang sarili ng mga supot na hindi nasisira, anupat 
nagtatamo ng kayamanan sa langit.---Luc 12:33. 


SUPOT SA PAGPAPASTOL. 
SUPOT, SUPOT NG PAGKAIN. 


SUR [Pader]. Isang pangalang heograpiko. Sina- 
sabing ito'y isang lunsod, sunud-sunod na mga kuta 
sa hanggahan, isang rehiyon, o isang kabundukan. 
Inilalarawan ito bilang “nasa tapat ng Ehipto,” sa- 
makatuwid nga, sa S hanggahan o sa dakong S ng 
Ehipto. Batay sa konteksto, ang Sur ay nasa HK ba- 
hagi ng Peninsula ng Sinai. (Gen 25:18) Pagkatawid 
ng Israel sa Dagat na Pula, inakay sila ni Moises 
mula sa mga baybayin ng dagat patungo sa “ilang 
ng Sur.”--Exo 15:22. 

Mas maaga rito, sa isang bukal “na nasa daang 
patungo sa Sur” nakipag-usap ang anghel ni Jehova 
sa Ehipsiyong aliping babae ni Abraham na si Ha- 
gar (na malamang ay tumatakas noon pabalik sa 
Ehipto). (Gen 16:7) Nang maglaon, umalis si Abra- 
ham sa rehiyon ng Hebron (Gen 13:18) at nanaha- 
nan sa pagitan ng Kades (Kades-barnea, nasa T ng 
Beer-sheba sa rehiyon ng Negeb) at ng Sur, baga- 
man nanirahan din siya nang ilang panahon sa Ge- 
rar, isang bayang Filisteo na nasa mas gawing H pa 
ng Kades. (Gen 20:1) Sa kanilang pagpapagala-gala, 
ang mga Ismaelitang naninirahan sa disyerto ay na- 
karating hanggang “sa Havila malapit sa Sur.” (Gen 
25:18) Si Haring Saul ay matagumpay na nakipag- 
digma sa mga Amalekita hanggang sa Sur, ngunit 
noong panahon ni David, ang mga Amalekita, kasa- 
ma ang mga Gesurita at mga Girzita, ay naninira- 
han pa rin sa lugar na iyon.--- 1Sa 15:7: 27:8. 

Waring ang tinutukoy ng ilan sa mga tekstong ito 
ay isang partikular na lugar at hindi isang kalak- 


Tingnan ang 


1210 


hang rehiyon lamang. Kung ganito nga, maaaring 
ang pananalitang “ilang ng Sur,” na minsan lamang 
ginamit, ay nangangahulugang ang ilang na nasa 
kapaligiran ng isang lunsod o lugar na pinangan- 
lang Sur.--Exo 15:22, ihambing ang pagtukoy sa 
“ilang ng Damasco" sa 1Ha 19:15, o sa “ilang ng Zip,” 
1Sa 23:14. 

Dahil sa kahulugan ng pangalang ito (Pader), si- 
nikap ng ilan na iugnay ang Sur sa sinaunang pan- 
depensang pader sa kahabaan ng Ismo ng Suez na 
ayon sa mga inskripsiyong Ehipsiyo ay itinayo ma- 
agang-maaga sa kasaysayan ng bansang iyon. Ina- 
akala naman ng iba na ang terminong ito ay kuma- 
kapit sa sunud-sunod na mga tanggulang Ehipsiyo 
sa kahabaan ng silanganing hanggahan ng Ehipto 
na nakaharap sa Peninsula ng Sinai. Gayunman, 
ang Exodo 15:22 ay tumuturo sa isang lokasyon sa 
S panig ng Dagat na Pula, samakatuwid ay sa isang 
lugar sa labas ng Ehipto sa halip na sa loob ng 
mga hangganan nito. Dahil dito, iminumungkahi 
rin na ang pangalang Sur (Pader) ay tumutukoy sa 
HK bahagi ng kabundukang sumasakop sa mala- 
king bahagi ng Peninsula ng Sinai. Kung titingnan 
mula sa panig ng Ehipto sa Gulpo ng Suez, ang ma- 
puputing dalisdis ng mahabang kabundukang ito 
ay mukhang pader, o harang. Maaaring nagkaroon 
ng isang lugar o bayan na tinawag na Sur sa ka- 
bundukang ito o sa paanan nito, na marahil ay ang 
huling bayang Arabe bago tumawid sa hanggahan 
ng Ehipto. Gayunman, higit pang katibayan ang 
kailangan upang matukoy ito nang tiyakan. 


SUSA. Tingnan ang Susan. 


SUSAN. Isang sinaunang lunsod, na ang mga 
guho ay nasa pagitan ng Ilog Karkheh at ng 
Ilog Ab-i-Diz sa S pampang ng Sha'ur, mga 350 km 
(220 mi) sa S ng Babilonya. May apat na panguna- 
hing gulod sa dakong iyon. Ang makabagong nayon 
ng Shush ay nasa paanan ng mga dalisdis ng akro- 
polis, ang pinakamahalaga sa mga gulod na iyon. 
Ang Susan o ang isang nakukutaang bahagi ng lun- 
sod, ang “kastilyo ng Susan,” ang tagpo ng isa sa 
mga pangitain ng propetang si Daniel (Dan 8:2), 
ang tanawin ng mga pangyayaring isinalaysay sa 
aklat ng Esther (Es 1:2, 5, 6, 2:3, 5, 8, 21; 3:2, 15; 
8:14: 9:12-15), at ang lugar kung saan naglingkod si 
Nehemias bilang isang katiwala ng kopa noong pa- 
nahon ng paghahari ni Artajerjes (Longimanus, 
anak ni Jerjes I).--Ne 1:1, 2:1, tingnan ang ELAM 
Blg. 1, KASTILYO, PERSIA, MGA PERSIANO (Mga kabise- 
ra ng Persia). 

May katibayan na ang Susan (tinawag ring Susa, 
Ezr 4:9) ang kabisera ng sinaunang Elam. Noong 
ikapitong siglo B.C.E., nilupig ni Haring Asenapar 
(Ashurbanipal) ng Asirya ang Susan at inilipat ang 


1211 


mga naninirahan sa lunsod patungong Samaria. 
(Ezr 4:9, 10) Sa ilalim ng pamumuno ng Persia, ang 
Susan ay isang maharlikang lunsod. Noong ikaapat 
na siglo B.C.E., bumagsak ang Susan sa kamay ni 
Alejandrong Dakila at nang bandang huli ay humi- 
na na ito. Sa ngayon, isang bunton na lamang ng 
mga guho ang naroroon. 

Natuklasan ng mga arkeologo ang mga guho ng 
isang palasyo, inaakalang ang palasyong sinimulan 
ng Persianong si Haring Dario I at tinapos ng kani- 
yang anak na si Jerjes I (ipinapalagay na si Aha- 
suero, na asawa ni Esther). Ang mga entrepanyo 
ng may-kulay at pinakintab na mga laryo at ang 
mga batong kapital ay nagpapahiwatig ng dating 
kaluwalhatian nito. Isang inskripsiyon ni Dario I 
tungkol sa pagtatayo ng palasyo ang kababasahan: 
“Ito ang palasyong hadish na sa Susa ay aking iti- 
nayo. Mula sa malayo dinala ang mga palamuti 
nito. Hinukay ang lupa nang napakalalim, hang- 
gang maabot ang kaila-ilaliman. Nang magawa ang 
paghuhukay, itinambak ang graba, ang isang baha- 
gi ay animnapung piye, ang isa pa ay tatlumpung 
piye ang lalim. Sa ibabaw ng grabang iyon ay isang 
palasyo ang aking itinayo. At na ang lupa ay hinu- 
kay at ang graba ay itinambak at ang laryong pu- 
tik ay binuo sa mga molde, iyan ang ginawa ng 
mga Babilonyo. Ang kahoy na sedro ay dinala mula 
sa isang bundok na pinanganlang Lebanon, dinala 
iyon ng mga Asiryano sa Babilonya, at mula sa Ba- 
bilonya ay dinala iyon ng mga Cariano at mga Ioni- 
ano sa Susa. Ang kahoy ng tekla ay dinala mula sa 
Gandara at mula sa Carmania. Ang ginto na gina- 
mit dito ay dinala mula sa Sardis at mula sa Bac- 
tria. Ang bato---lapis lazuli at carnelian---ay dinala 
mula sa Sogdiana. Ang turkesa ay dinala mula sa 
Chorasmia. Ang pilak at tanso ay dinala mula sa 
Ehipto. Ang palamuting nakagayak sa pader ay di- 
nala mula sa Ionia. Ang garing ay dinala mula sa 
Etiopia, mula sa India, at mula sa Arachosia. Ang 
mga haliging bato ay dinala mula sa isang lugar na 
pinanganlang Abiradush sa Elam. Ang mga artisa- 
nong naghanda sa bato ay mga Ioniano at mga Sar- 
diano. Ang mga panday na humubog sa ginto ay 
mga Medo at mga Ehipsiyo. Yaong mga gumawa sa 
mga kalupkop ay mga Sardiano at mga Ehipsiyo. 
Yaong mga gumawa (ng mga larawan) sa laryong 
hinurno ay mga Babilonyo. Ang mga lalaking nag- 
palamuti sa pader ay mga Medo at mga Ehipsi- 
yo. Sa Susa narito ang isang marangyang gawain 
na ipinag-utos, napakarangya nga ng kinalabasan 
nito.”---History of the Persian Empire, ni A. T. Olm- 
stead, 1948, p. 168, tingnan ang ARKEOLOHIYA (Per- 
sia). 


SUSANA. Isa sa maraming tapat na mga babae 
na nag-asikaso, mula sa kanilang sariling mga tina- 


SUSI, I 


tangkilik, sa mga pangangailangan ni Jesus at ng 
12 apostol nito noong panahon ng ministeryo ni Je- 
sus sa Galilea noong 31 C.E.---Luc 8:1-3. 


SUSI, I. Instrumentong ginagamit sa pagbubu- 
kas at pagtatrangka ng mga pinto at mga pintuang- 
daan. Sa Bibliya, ginagamit ang “susi” kapuwa sa li- 
teral at sa makasagisag na mga paraan. 

Noong panahon ng Bibliya, ang susi ay kadala- 
sang isang lapad na piraso ng kahoy na may mga 
ngiping kasukat ng mga butas ng trangkahan [bolt] 
ng pinto ng bahay. Ang gayong susi ay ginagamit 
upang itulak ang halang o trangka ng pinto, di-tulad 
susian. Noon, ang susi ay kadalasang inilalagay sa 
pamigkis o ikinakabit sa ibang bagay at isinasabit sa 
balikat.--Isa 22:22. 

May natagpuang mga susing Ehipsiyo na yari sa 
bronse o bakal. Ang mga iyon ay mga tuwid na pu- 
luhan na tinatayang 13 sentimetro (5 pulgada) ang 
haba at may tatlo o higit pang ngipin sa dulo. Ang 
mga Romano ay gumamit din ng mga susing me- 


din sa Palestina ang mga susing yari sa bronse. 

May trangka at susi ang pinto ng silid-bubungan 
ng Moabitang si Haring Eglon. (Huk 3:15-17, 20-25) 
Pagkabalik mula sa pagkatapon, may mga Levitang 
pinagkatiwalaang magbantay sa templo, anupat ‘pi- 
nangasiwa sila sa susi, upang magbukas nga tuwing 
umaga.'--1ICr 9:26, 27. 

Makasagisag na Paggamit. Ginagamit ng 
Bibliya ang terminong “susi” bilang sagisag ng aw- 
toridad, pamahalaan, at kapangyarihan. Halimba- 
wa, nang itaas sa puwesto si Eliakim at parangalan, 
iniatang sa kaniyang balikat ang “susi ng sambaha- 
yan ni David.” (Isa 22:20-22) Sa makabagong pana- 
hon sa Gitnang Silangan, ang isang malaking susi 
sa balikat ng isang tao ay tanda na siya'y may ma- 
taas na posisyon sa lipunan o isang taong impor- 
tante. Noong sinaunang panahon, ang tagapayo ng 
hari, na pinagkakatiwalaan ng mga susi, ay posib- 
leng namamahala sa mga silid ng palasyo at nag- 
papasiya rin kung sino ang maaaring maglingkod 
sa hari. Sa mensahe ng anghel para sa kongregas- 
yon sa Filadelfia, sinasabing taglay ng dinakilang si 
Jesu-Kristo ang “susi ni David,” at siya ang isa na 
“nagbubukas anupat walang sinumang makapag- 
sasara, at nagsasara anupat walang sinumang ma- 
kapagbubukas.” (Apo 3:7, 8) Bilang Tagapagmana 
ng tipan ukol sa Kaharian na ipinangako kay David, 
ipinagkatiwala kay Jesu-Kristo ang pamamahala 
sa sambahayan ng mga mananampalataya at ang 
pagkaulo sa espirituwal na Israel. (Luc 1:32, 33) 
Sa pamamagitan ng kaniyang awtoridad, na isina- 
sagisag ng “susi ni David,” maaari siyang mag- 
bukas o magsara ng makasagisag na mga pinto, 


SUSI, I 


o mga oportunidad at mga pribilehiyo.---Ihambing 
ang 1Co 16:9, 2Co 2:12, 13. 


Paano ginamit ni Pedro 
“ang mga susi ng kaharian” 
na ipinagkatiwala sa kaniya? 


Sinabi ni Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang 
mga susi ng kaharian ng langit, at anuman ang 
iyong igapos sa lupa ay magiging ang bagay na igi- 
napos sa langit, at anuman ang iyong kalagan sa 
lupa ay magiging ang bagay na kinalagan sa langit.” 
(Mat 16:19) Matutukoy kung ano ang mga susing ito 
batay sa iba pang mga impormasyon sa Kasulatan. 
Muling bumanggit si Jesus ng mga susi nang sabi- 
hin niya sa mga lider ng relihiyon, na mga bihasa sa 
Kautusan, “Inalis ninyo ang susi ng kaalaman, kayo 
mismo ay hindi pumasok, at yaong mga pumapasok 
ay hinadlangan ninyo!” (Luc 11:52) Kung pagha- 
hambingin ang tekstong ito at ang Mateo 23:13, ma- 
kikita na ang ‘pagpasok’ na tinutukoy ay may ki- 
nalaman sa pagpasok sa “kaharian ng langit.” Kaya 
naman, nang gamitin ni Jesus ang salitang “susi” 
kay Pedro, ipinahiwatig niya na si Pedro ay mag- 
kakapribilehiyong pasimulan ang isang programa 
ng pagtuturo na magbubukas ng natatanging mga 
oportunidad may kaugnayan sa Kaharian ng la- 
ngit. 

Di-tulad ng mapagpaimbabaw na mga lider ng 
relihiyon noong panahong iyon, maliwanag na gina- 
mit ni Pedro ang bigay-Diyos na kaalaman upang 
tulungan ang mga tao na "makapasok sa kaharian,' 
lalo na sa tatlong espesipikong pagkakataon. Ang 
unang pagkakataon ay noong araw ng Pentecos- 
tes 33 C.E., nang sa ilalim ng pagkasi, isiniwalat ni 
Pedro sa nagkakatipong karamihan na si Jesus ay 
binuhay-muli ng Diyos na Jehova at itinaas sa Kani- 
yang kanang kamay sa langit. Taglay ang maharli- 
kang posisyong ito, ibinuhos ni Jesus ang banal na 
espiritu sa kaniyang nagkakatipong mga alagad. Bi- 
lang resulta ng kaalamang ito at bilang tugon sa 
payo ni Pedro na, “Magsisi kayo, at magpabautismo 
ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu-Kristo 
ukol sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at 
tatanggapin ninyo ang walang-bayad na kaloob ng 
banal na espiritu,” mga 3,000 Judio (at mga nakum- 
berteng Judio) ang kumilos upang sila'y maging po- 
tensiyal na mga miyembro ng “kaharian ng langit.” 
Tinularan din ng iba pang mga Judio ang kanilang 
halimbawa.---Gaw 2:1-41. 

Noong isang pagkakataon naman, isinugo sina 
Pedro at Juan sa mga Samaritano, na noo'y hindi pa 
tumatanggap ng banal na espiritu bagaman nabau- 
tismuhan na. Ang dalawang apostol ay “nanalangin 
para sa kanila’ at “ipinatong nila sa kanila ang kani- 


1212 


lang mga kamay,” at tumanggap sila ng banal na 
espiritu.---Gaw 8:14-17. 

Sa ikatlong pagkakataon, pantanging ginamit si 
Pedro upang buksan sa mga tao ang pribilehiyo na 
maging mga tagapagmana ng Kaharian noong isu- 
go siya sa tahanan ng Gentil na si Cornelio, isang 
senturyong Italyano. Sa pamamagitan ng pagsisi- 
walat ng Diyos, napag-unawa at ipinahayag ni Ped- 
ro na ang Diyos ay hindi nagtatangi sa mga Judio at 
mga Gentil. At kung ang mga tao ng mga bansa ay 
may takot sa Diyos at gumagawa ng katuwiran, sila 
ngayon ay kaayaaya na sa Diyos gaya ng mga 
Judiong katulad nila. Habang inilalahad ni Pedro 
ang kaalamang ito sa kaniyang mga tagapakinig na 
Gentil, ang makalangit na kaloob ng banal na espi- 
ritu ay bumaba sa kanila at makahimala silang 
nakapagsalita ng mga wika. Pagkatapos nito, si- 
la'y nabautismuhan at naging unang potensiyal na 
mga miyembro ng “kaharian ng langit” mula sa mga 
Gentil. Mula noon, nanatiling bukas ang pintong ito 
ng pagkakataon para sa mga mananampalatayang 
Gentil na maging mga miyembro ng kongregas- 
yong Kristiyano.---Gaw 10:1-48, 15:7-9. 

Kung susundin ang mga tuntunin ng balarila, ang 
Mateo 16:19 ay maaaring isalin nang ganito: “Anu- 
man ang iyong igapos sa lupa ay yaong bagay na 
nakagapos [o, ang bagay na iginapos na] sa langit, at 
anuman ang iyong kalagan sa lupa ay yaong bagay 
na nakalagan [o, ang bagay na kinalagan na] sa la- 
ngit.” Ang salin ni Charles B. Williams ay kababasa- 
han ng ganito: “Anuman ang ipagbawal mo sa lupa 
ay dapat na yaong ipinagbawal na sa langit, at anu- 
man ang ipahintulot mo sa lupa ay dapat na yaong 
ipinahintulot na sa langit.” At ang literal na salin ng 
iskolar sa Griego na si Robert Young ay kababasa- 
han: “Anuman ang iyong igapos sa lupa ay iginapos 
na sa langit, at anuman ang iyong kalagan sa lupa 
ay kinalagan na sa langit.” Yamang nililinaw ng 
ibang mga teksto na ang binuhay-muling si Jesus 
pa rin ang iisa at tunay na Ulo ng kongregasyong 
Kristiyano, maliwanag na ang pangako niya kay 
Pedro ay hindi nangangahulugang si Pedro ang 
magdidikta sa langit kung ano ang dapat o hindi da- 
pat kalagan kundi, sa halip, si Pedro ay instrumen- 
to lamang ng langit para sa pagbubukas, o pagkaka- 
lag, ng ilang itinakdang bagay.--- 1Co 11:3, Efe 4:15, 
16, 5:23, Col 2:8-10. 

Ang “susi ng kalaliman.” Sa Apocalipsis 9:1- 
11, inilahad ang pangitain hinggil sa “isang bituin” 
mula sa langit na pinagbigyan ng “susi ng hukay ng 
kalaliman.” Binuksan niya ang hukay na iyon at pi- 
nakawalan ang isang kulupon ng mga balang, na 
ang hari ay “ang anghel ng kalaliman.” Yamang ipi- 
nakikita sa Roma 10:6, 7 na saklaw ng kalaliman 
ang Hades (bagaman hindi lamang Hades ang sak- 


1213 


law nito), lumilitaw na kalakip sa “susi ng hukay ng 
kalaliman” ang “mga susi ng kamatayan at ng Ha- 
des” na taglay ng binuhay-muling si Jesu-Kristo, 
gaya ng sinasabi ng Apocalipsis 1:18. Walang alin- 
langan na ang “mga susi" na ito ay sumasagisag sa 
awtoridad ni Jesus na magpalaya ng mga indibidu- 
wal mula sa pagkakabilanggo na doo'y Diyos la- 
mang at ang kaniyang awtorisadong kinatawan ang 
may kapangyarihang makapagpalaya. Samakatu- 
wid, kalakip sa “mga susi” ang awtoridad na bumu- 
hay-muli ng mga indibiduwal sa literal na paraan, 
anupat pinalalaya sila mula sa pagkakapiit sa libi- 
ngan, pati na ang awtoridad na magpalaya ng mga 
indibiduwal mula sa makasagisag na kamatayan. 
(Ju 5:24-29, ihambing ang Apo 11:3-12: tingnan 
ang KAMATAYAN [Pagbabago sa espirituwal na kata- 
yuan o kalagayan].) Makikita sa Apocalipsis 20:1-7 
ang huling iniulat na paggamit sa “susi ng kalali- 
man.” Doon, sinasabi ng pangitain na isang anghel 
na nagtataglay ng susing iyon ang naghagis kay Sa- 
tanas sa kalaliman, pagkatapos ay isinara at tinata- 
kan niya ito sa ibabaw ni Satanas sa loob ng isang 
libong taon. Sa pagwawakas ng yugtong iyon, si Sa- 
tanas ay palalayain mula sa kaniyang “bilangguan,” 
maliwanag na sa pamamagitan ng paggamit ng 
“susi” ng awtoridad.---Tingnan ang KALALIMAN. 


SUSI, II [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “kabayo"]. Ama ni Gaddi, na kinatawan 
ng tribo ni Manases sa paniniktik sa Lupang Panga- 
ko.--Bil 13:2, 11. 


SUSO [sa Heb., shab-belul' sa Ingles, snail]. Alin- 
man sa sari-saring uri ng mababagal-umusad na 
mga mulusko na karaniwang nakikilala dahil sa ka- 
nilang paikid o hugis-balisungsong na kabibi na 
maaari nilang pagtaguan. Maraming uri ng suso 
sa Palestina, ngunit dahil sa tuyong klima, kakaunti 
lamang ang mga lintang-kati [slug], samakatuwid 
nga, mga suso na walang kabibi. Ang mga lintang- 
kati at mga suso ay parehong naglalabas ng madu- 
las na laway na nagsisilbing proteksiyon para huwag 
silang magasgasan habang sila'y gumagapang. Ma- 
rami ang naniniwala na ang pariralang “susô na na- 
tutunaw” ay tumutukoy sa malaway na landas na 
dinaanan ng suso. (Aw 58:8) Ang isa pang mungka- 
hi ay na tumutukoy ito sa pagkatuyot ng suso sa ka- 
bibi nito kapag matagal itong nabilad sa araw. 


SUSO, DIBDIB. Ang suso ay isang glandu- 
lang nilalabasan ng gatas, ang dibdib naman ay ka- 
dalasang ginagamit may kinalaman sa harapang 
bahagi ng katawan ng tao (lalaki o babae) na nasa 
pagitan ng leeg at ng tiyan. Ang dalawang salitang 
Hebreo na tumutukoy sa suso ng tao ay ang shadh 
at shodh. (Sol 8:1: Job 24:9) Ang mga salitang Grie- 


SUSO, DIBDIB 


go para sa dibdib ay mastos' (Luc 11:27) at ste'thos. 
(Apo 15:6) Sa Kasulatan, ang suso o dibdib ng tao 
ay ginagamit upang tumukoy sa pagiging malapit, 
matalik na kaugnayan, at pabor (Sol 1:13, Ju 13:25, 
21:20), pagkamaygulang (Sol 8:8, 10, Eze 16:7), ka- 
gandahan (Sol 4:5: 7:3, 7, 8): seksuwal na pakikipag- 
talik (“sa pagitan ng kaniyang mga suso” [Os 2:2]: 
"pinagpipisil ang mga suso,’ ‘hinipo ang mga dibdib" 
[Eze 23:3, 21]): pagiging palaanakin (Gen 49:25; 
Os 9:14): pagbubunyi at kasaganaan (Isa 60:16, 
66:11). Ang 'pagdagok sa mga dibdib” o 'paglabnot 
sa mga suso” ay nagpapahiwatig ng matinding ka- 
hihiyan, kabagabagan, at pamimighati.--Isa 32:12, 
Eze 23:34, Luc 18:13, 23:48. 

Isang babaing nakarinig sa pagsasalita ni Jesus 
ang sumigaw: “Maligaya ang bahay-bata na nagda- 
la sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan!” Ya- 
mang bawat babae ay nagnanais na magkaroon ng 
isang mahusay na anak na lalaki, at ninais ng mga 
babaing Judio na magkapribilehiyong maging ina 
ng isang propeta at lalo na ng Mesiyas, mauunawa- 
an natin kung bakit gayon ang sinabi ng babaing 
Judiong ito. Ngunit sumagot si Jesus, “Hindi, sa ha- 
lip, Maligaya yaong mga nakikinig sa salita ng Diyos 
at tumutupad nito!” at ipinakitang hindi ang pagi- 
ging malapit kay Jesus ayon sa laman ang mahala- 
ga, ang espirituwalidad ng isa ang mahalaga. Dahil 
sa simulaing ito, hindi dapat sambahin si Maria bi- 
lang ina ng ating Panginoon.--Luc 11:27, 28. 

Dahil nalalapit na noon ang pagkawasak ng Jeru- 
salem, kasabay ng kakila-kilabot na pagpatay sa 
mga tumatahan dito, sinabi ni Jesus: “Narito! duma- 
rating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, 'Ma- 
ligaya ang mga babaing baog, at ang mga bahay- 
bata na hindi nanganak at ang mga dibdib na hindi 
nagpasuso!' ”--Luc 23:29, ihambing ang Jer 16:1-4. 

Sa pamamagitan ng paggamit ng ibang termino, 
ipinakita ng Hebreong Kasulatan ang pagkakaiba sa 
pagitan ng dibdib ng tao at ng dibdib ng mga ha- 
yop, yamang magkaiba ang kayarian ng mga ito. 
Sa mga haing pansalu-salo na ginagawa noon ng 
mga Israelita, ang dibdib (sa Heb., chazeh') ng ha- 
ing hayop ang takdang bahagi ng saserdote bilang 
kaniyang pagkain.--Lev 7:29-35, 10:14, 15. 

Dibdib (sa Ingles, bosom). Ang salitang ito 
ay kadalasang tumutukoy sa tupi ng itaas na bahagi 
ng mahabang damit, sa halip na sa mismong dibdib. 
Sa Hebreo, ang dibdib ay tinutukoy ng mga salitang 
chehq (1Ha 1:2) at cho'tsen (Ne 5:13), at ng dobli- 
hang anyo ng dadh (Eze 23:3), sa Griego naman ay 
kol'pos. (Ju 13:23) Ang isa na pinakaiibig o minama- 
hal ay hinahawakan nang malapit sa dibdib ng isa 
(sa Heb., chehg), kung paanong hinawakan ni Noemi 
ang sanggol ni Ruth na si Obed, nang kinikilala niya 
ito bilang ang legal na tagapagmana ng namatay na 


SUTELA 


asawa ni Noemi na si Elimelec. (Ru 4:16) Sa kaugali- 
ang paghilig sa mga kainan, ang isang tao na nasa 
harap ng dibdib ng isa pa ay may matalik na kaug- 
nayan dito, karaniwan nang ang pinapaborang posi- 
syon. (Ju 13:23) Ginamit ni Jesus ang kilalang kau- 
galiang ito nang ilarawan niya si Lazaro bilang nasa 
“dakong dibdib ni Abraham,” anupat tumutukoy sa 
pabor ng Diyos. (Luc 16:22, 23) Inilarawan ng apos- 
tol na si Juan si Jesus bilang “nasa dakong dibdib ng 
Ama,” bilang may matalik na kaugnayan kay Jeho- 
va, ang kaisa-isang persona na makapagpapaliwa- 
nag sa Diyos nang higit at mas detalyado kaysa ka- 
ninupaman.--Ju 1:18, tingnan ang DIBDIB, DAKONG. 

Noong panahon ng Bibliya, ang kasuutan ng mga 
Israelita ay medyo makapal sa bandang dibdib, anu- 
pat sa mga tupi nito ay maaaring ipasok ng isang tao 
ang kaniyang mga kamay, salapi, o iba pang mga 
bagay at maaari pa ngang dito buhatin ang isang 
sanggol o isang maliit na kordero. (Exo 4:6, 7; Bil 
11:12, 2Sa 12:3) Sinasabi ni Jehova na bubuhatin 
niya ang kaniyang mga kordero sa kaniyang dibdib, 
isang ilustrasyon tungkol sa kaniyang magiliw na 
pag-ibig at pangangalaga sa kanila. (Isa 40:11) Ang 
pananalitang “asawang babae ng dibdib [ng isa],” 
gaya ng mababasa sa ilang salin (KJ, Ro, RS: AT), ay 
mas mauunawaan kapag isinaling, “asawang babae 
na minamahal mo sa iyong dibdib” (Kx), “ang iyong 
minamahal na asawa.” (NW) (Deu 13:6, 28:54) Kung 
minsan ay pagtatalik ang tinutukoy nito.---Gen 16:5, 
2Sa 12:8. 

Ang mga pananalitang igagawad ang kagantihan 
sa kanilang dibdib” o “susukatin sa kanilang dibdib 
ang kanilang kabayaran ay madaling maunawaan 
kung isasaalang-alang natin na ang mga bulsa ng 
mga kasuutan ay wala sa mga laylayan o sa ban- 
dang ibaba ng kasuutan gaya sa ngayon. (Isa 65: 
6, 7: Aw 79:12: Jer 32:18) Sa katulad na paraan, ang 


T 


TAANAC. Isang nakapaloob na lunsod ng Ma- 
nases sa teritoryo ng Isacar. (Jos 17:11: 1Cr 7:29) 
Iniatas ito sa mga Kohatitang Levita. (Jos 21:20, 25) 
Sa ilalim ng pangunguna ni Josue, natalo ng mga Is- 
raelita ang hari ng Taanac. (Jos 12:7, 21) Ngunit hin- 
di napalayas ng mga Manasita ang mga Canaanita 
mula rito at sa iba pang mga lunsod. Gayunman, 
ang mga Canaanitang ito ay puwersahang pinagtra- 
baho nang bandang huli. (Huk 1:27, 28) Noong pa- 
nahon ni Hukom Barak, ang mga hukbo ni Jabin na 
hari ng Hazor, sa pangunguna ng kaniyang pinuno 


1214 


mga pananalitang “pagdadala ng pandurusta sa dib- 
dib ng isa, 'pagtutumpok ng apoy sa kaniyang dib- 
dib,” “pagtanggap ng suhol mula sa dibdib” at “suhol 
na nasa dibdib” ay tumutukoy sa paggamit sa pang- 
itaas na mga tupi ng kasuutan.--Aw 89:50, Kaw 
6:27: 17:23: 21:14. 


SUTELA. 

1. Isang anak ni Efraim at ninuno ng pantribong 
pamilya ng mga Sutelahita. (1Cr 7:20; Bil 26:35-37) 
Hindi binabanggit si Sutela sa tekstong Masoretiko 
ng Genesis 46:20, ngunit ang isang anyo ng kani- 
yang pangalan ay kabilang sa ilang pangalan na idi- 
nagdag dito sa Griegong Septuagint. 

2. Isang Efraimitang inapo ng Blg. 1.--1Cr 7: 
20, 21. 


SUTELAHITA, MGA [Ni (Kay) Sutela]. Ang 
pamilya ng mga inapo ni Sutela, kabilang sa mga 
rehistrado sa tribo ni Efraim noong panahon ng ika- 
lawang sensus sa ilang.---Bil 26:35, 37. 


SUWERTE. Tingnan ang Diyos NG SUWERTE, 
Diyos NG TADHANA. 


SYMEON [mula sa salitang-ugat na Heb. na 
nangangahulugang “makinig, pakinggan"]. 

1. Isang ninuno ng ina ni Jesus na si Maria.--Luc 
3:30. 

2. Ang anyo ng pangalan ni Simon (Pedro) na gi- 
namit ni Santiago nang minsan sa sanggunian sa 
Jerusalem.--Gaw 15:14. 

3. Isa sa mga propeta at mga guro ng kongrega- 
syon sa Antioquia, Sirya, na nagpatong ng kanilang 
mga kamay kina Bernabe at Pablo pagkatapos na 
italaga ng banal na espiritu ang dalawang ito para 
sa gawaing pagmimisyonero. Ang huling pangalang 
Latin ni Symeon ay Niger.--Gaw 13:1-3. 


ng hukbo na si Sisera, ay natalo sa Taanac. (Huk 
5:19) Noong panahon ng paghahari ni Solomon, ang 
lunsod na ito ay nasa distritong nakaatas kay Baana, 
isa sa 12 kinatawan na nangangasiwa sa paglalaan 
ng pagkain para sa maharlikang sambahayan. (1Ha 
4:7, 12) Ang arkeolohikal na katibayan mula sa Taa- 
nac at ang relyebe sa isang pader ng templo sa Kar- 
nak ay nagpapahiwatig na nakuha ni Paraon Sisak 
ang lunsod na ito nang salakayin niya ang Palestina 
noong ikalimang taon ng paghahari ng anak at ka- 
halili ni Solomon na si Rehoboam.---2Cr 12:2-4. 


1215 


Ipinapalagay na ang Taanac ay ang Tell Ta'anakh, 
na mga 8 km (5 mi) sa TTS ng Megido at nasa timu- 
gang gilid ng Kapatagan ng Jezreel ('Emeq Yizreel). 
Ang lugar na ito'y nasa mahalagang posisyon sa da- 
lawang ruta ng kalakalan, ang isa'y patungo sa Ka- 
patagan ng Aco at ang isa naman ay patungo sa Ka- 
patagan ng Saron. 


TAANAT-SHILO. Isang lugar sa hanggahan 
ng Efraim. (Jos 16:5, 6) Ipinapalagay na ito ay ang 
Khirbet Ta'na el-Fauqga, na mga 10 km (6 na mi) 
sa STS ng Sikem. 


TABA. Ang salitang Tagalog na “taba” ay gina- 
gamit upang isalin ang iba't ibang salitang Hebreo 
na tumutukoy hindi lamang sa substansiyang tina- 
tawag na taba kundi pati sa anumang bagay na ma- 
laman at mapintog. Maaari ring gamitin ang mga 
terminong ito sa makasagisag na diwa upang tumu- 
koy sa bagay na masagana o mabunga (gaya sa pa- 
nanalitang Tagalog na “katabaan ng lupa”) o upang 
itawid ang ideya ng pagkamanhid o pagiging mapu- 
rol ng isip at puso. 

Karaniwan na, ang chelev ay ginagamit upang tu- 
mukoy sa substansiyang “taba,” alinman sa taba ng 
mga hayop (Lev 3:3) o ng mga tao (Huk 3:22). Ang 
matigas na “taba” sa palibot ng mga bato o mga ba- 
lakang, sa mga handog na sinusunog ay tinutukoy 
rin ng iba pang salita, pedher. (Lev 1:8, 12, 8:20) 
Unang lumitaw ang chelev sa Genesis 4:4 may ka- 
ugnayan sa “matatabang bahagi” na inihain ni Abel 
kay Jehova mula sa mga panganay ng kaniyang ka- 
wan. Pagkatapos nito, ang karamihan ng pagtukoy 
sa chelev ay may kinalaman sa paghahain. Ginaga- 
mit din ang chelev bilang metapora para sa pinaka- 
mainam na bahagi ng anumang bagay. Halimbawa, 
sa Genesis 45:18, sinabi ni Paraon kay Jose na maa- 
aring kainin ng pamilya nito ang “katabaan ng lupa- 
in.” Gayundin, ang Bilang 18:12 ay kababasahan: 
“Lahat ng pinakamainam [cheJev] na langis at lahat 
ng pinakamainam [chelev] na bagong alak at butil 

. ibinibigay ko ang mga iyon sa iyo.”---Tingnan 
ang Aw 81:16, 147:14. 

Ang Batas May Kinalaman sa Taba. Sa ikat- 
long kabanata ng Levitico, tinagubilinan ni Jehova 
ang mga Israelita may kinalaman sa paggamit ng 
taba sa mga haing pansalu-salo. Kapag naghahain 
sila ng mga baka o mga kambing, ang taba na nasa 
palibot ng balakang at mga bituka at yaong nasa 
ibabaw ng mga bato, gayundin ang matatabang 
lamad na nasa ibabaw ng atay, ay pauusukin nila sa 
ibabaw ng altar. May kinalaman naman sa mga 
tupa, kailangan ding ihandog ang buong matabang 
buntot. (Ang mga tupa sa Sirya, Palestina, Arabia, at 
Ehipto ay may matatabang buntot, kadalasan ay tu- 
mitimbang nang 5 kg [11 1b] o higit pa.) Espesipi- 
kong sinabi sa Kautusan, “Ang lahat ng taba ay kay 


TABA 


Jehova . . . Huwag kayong kakain ng anumang taba 
o ng anumang dugo."--Lev 3:3-17. 

Ang taba ay nagliliyab nang husto at lubusang 
nasusunog sa ibabaw ng altar. Anumang taba na 
inihandog sa altar ay hindi iiwan hanggang sa kina- 
umagahan, malamang na mabubulok at babaho ito, 
anupat lubhang di-naangkop para sa alinmang ba- 
hagi ng mga sagradong handog.---Exo 23: 18. 

Hindi nakaatang sa mga Kristiyano. Pagka- 
tapos ng Baha, nang pahintulutan si Noe at ang 
kaniyang pamilya na kumain ng laman, walang 
binanggit may kinalaman sa taba. (Gen 9:3, 4) Ga- 
yunman, ipinagbawal ang pagkain ng dugo. Ito ay 
mahigit sa 850 taon bago ginawa sa Israel ang ti- 
pang Kautusan, na may mga pagbabawal kapuwa sa 
pagkain ng dugo at ng taba. Noong unang siglo C.E., 
pinagtibay ng lupong tagapamahala ng kongrega- 
syong Kristiyano na ang pagbabawal laban sa dugo 
ay nananatiling may bisa sa mga Kristiyano. (Gaw 
15:20, 28, 29) Gayunman, gaya ng kaso ni Noe at ng 
kaniyang pamilya, walang binanggit may kinala- 
man sa pagkain ng mga Kristiyano ng taba. Kaya, sa 
bansang Israel lamang ibinigay ang batas na nagba- 
bawal sa pagkain ng taba. 

Ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautu- 
sang ito. Sa ilalim ng tipang Kautusan, kapuwa 
ang dugo at ang taba ay itinuturing na para lamang 
kay Jehova. Nasa dugo ang buhay, na si Jehova la- 
mang ang makapagbibigay, samakatuwid, ito ay sa 
kaniya. (Lev 17:11, 14) Itinuring naman ang taba bi- 
lang ang pinakamainam na bahagi ng laman ng ha- 
yop. Ang paghahandog ng taba ng hayop ay mali- 
wanag na isang pagkilala na ang pinakamaiinam na 
bahagi ay kay Jehova, na siyang naglalaan nang sa- 
gana, at ipinakikita nito ang pagnanais ng mana- 
namba na ihandog sa Diyos ang pinakamainam. 
Palibhasa'y sumasagisag ito sa pag-uukol ng mga 
Israelita ng kanilang pinakamainam kay Jehova, si- 
nasabing pinauusok ito sa ibabaw ng altar bilang 
“pagkain” at bilang “nakagiginhawang amoy” para 
sa kaniya. (Lev 3:11, 16) Kaya naman ang pagkain 
ng taba ay isang ilegal na paggamit ng bagay na pi- 
nabanal sa Diyos, anupat isang panghihimasok sa 
mga karapatan ni Jehova. Ang pagkain ng taba ay 
magdudulot ng parusang kamatayan. Gayunman, 
di-tulad ng dugo, ang taba ay maaaring gamitin 
para sa iba pang mga layunin, halimbawa ay ang 
taba ng isang hayop na basta na lamang namatay 
o pinatay ng ibang hayop.---Lev 7:23-25. 

Ang saklaw ng pagkakapit ng kautusan. Da- 
hil sa huling tekstong nabanggit, sinikap ng mara- 
ming komentarista na limitahan lamang ang pagka- 
kapit ng pagbabawal sa Levitico 3:17 sa taba niyaong 
mga uri ng hayop na kaayaayang ihandog bilang 


TABAK 


hain, gaya ng toro, tupa, at kambing. Hindi magka- 
kasuwato ang turo ng mga Judiong Rabbi sa pak- 
sang ito. Gayunman, ang utos tungkol sa taba na 
nasa Levitico 3:17 ay kaugnay ng isa pang utos na 
may kinalaman sa pagkain ng dugo, isang kautusan 
kung saan maliwanag na kabilang ang dugo ng la- 
hat ng hayop. (Ihambing ang Lev 17:13, Deu 12: 
15, 16.) Samakatuwid, waring mas makatuwirang 
sabihin na ang kautusan hinggil sa taba ay suma- 
saklaw rin sa taba ng lahat ng hayop, kabilang na 
yaong mga pinatay para sa pangkaraniwang gamit 
ng mga Israelita. 

Ang pangmalas na kumakapit ang pagbabawal na 
ito sa lahat ng uri ng taba ay hindi sinasalungat ng 
teksto sa Deuteronomio 32:14, na nagsasabing bini- 
bigyan ni Jehova ang Israel ng “taba ng mga bara- 
kong tupa” bilang pagkain. Isa itong makasagisag na 
pananalita na tumutukoy sa pinakamainam mula sa 
kawan, o gaya ng salin ng The Jerusalem Bible, “ma- 
tabang pagkain ng mga pastulan.” (Tingnan din ang 
Da tlb at Kx.) Ang patulang diwa na ito ay ipinahihi- 
watig ng mga huling bahagi ng talata ring ito na tu- 
mutukoy sa “aba ng bato ng trigo” at sa “dugo ng 
ubas.” Gayundin naman, sa Nehemias 8:10, kung 
saan ang bayan ay inutusan, “Yumaon kayo, kainin 
ninyo ang matatabang bagay,” hindi natin dapat isi- 
pin na literal silang kumain ng purong taba. Ang 
“matatabang bagay” ay tumutukoy sa matatabang 
pagkain, mga bagay na hindi payat o tuyot, kundi 
malangis, kabilang na ang malinamnam na mga pu- 
tahe na niluto sa langis mula sa halaman. Sa gayon, 
ang salin ni Knox ay kababasahan dito ng “magpiging 
kayo sa matatabang karne,” samantalang ang salin 
naman ni Moffatt ay “kumain kayo ng malinamnam 
na mga piraso.” 

Hindi hinadlangan ng pagbabawal na iyon sa Kau- 
tusang Mosaiko ang pagpapakain o pagpapataba ng 
mga tupa o mga baka na gagamitin bilang pagkain. 
Mababasa natin ang tungkol sa “pinatabang guyang 
toro” na pinatay para sa alibughang anak. (Luc 15:23) 
Kabilang sa mga pagkain ni Solomon ang “mga pina- 
tabang kakok” at mga baka. (1Ha 4:23) Ang He- 
breong @:ghel-mar-beq, na isinalin bilang “pinata- 
bang guya,” ay lumilitaw sa 1 Samuel 28:24; ang 
me'ach at meri” ay tumutukoy sa isang “patabaing 
hayop” o isang “patabain.” (Isa 5:17: Eze 39:18) Ga- 
yunman, hindi ito nangangahulugan na ang 'pagpa- 
pataba' na ito ay para sa layuning makabuo ng maka- 
kapal na taba, sa halip, ang diwa rin nito ay na naging 
malaman (“makarne”), hindi payat, ang mga hayop. 
--Ihambing ang Gen 41:18, 19. 

Iba Pang mga Terminong Hebreo. Kabilang 
sa mga terminong Hebreo na ginagamit upang ila- 
rawan ang anumang bagay na nasa “matabang” 
kalagayan ay yaong mga hinalaw sa pandiwang 
salitang-ugat na shamen. Bagaman ito ay nanga- 


1216 


ngahulugang “tumaba” (Deu 32:15, Jer 5:28), itinata- 
wid din nito ang ideya ng pagiging “mabulas.” Lumi- 
litaw ang sha:men' sa Isaias 6:10, kung saan ang King 
James Version ay kababasahan ng “gawin mong ma- 
taba ang puso ng bayang ito,” samakatuwid nga, 
manhid at mapurol, anupat para bang nababalutan 
ng taba ang kanilang mga puso. Inilalarawan naman 
ng Hukom 3:29 ang ilang Moabita na “bawat isa ay 
mabulas [sha:men, sa literal, “mataba”] at bawat isa 
ay magiting na lalaki.” Ang kaugnay na salitang she'- 
men ay kadalasang isinasalin bilang “langis.” 

Maaaring “pagiging maunlad” naman ang diwang 
nakapaloob sa pandiwang da-shen,, anupat literal din 
itong ginagamit upang mangahulugang “tumaba.” 
Kung gayon, ang dashen’ (at ang kaugnay na sali- 
tang de'shen) ay nagpapahiwatig ng pagiging maun- 
lad, mabunga, o masagana. Sinabi ni Jehova sa Israel 
na dadalhin niya sila sa isang lupain “na inaagusan ng 
gatas at pulot-pukyutan, at sila ay tiyak na kakain at 
mabubusog at tataba [wedha-shen |.” (Deu 31:20) Si- 
nasabi sa atin na yaong mga bukas-palad, masisikap, 
at nananalig kay Jehova ay “patatabain,” samakatu- 
wid nga, mananaganang lubos. (Kaw 11:25, 13:4, 
28:25) Sa Kawikaan 15:30, sinasabing ang mabuting 
balita ay “nagpapataba ng mga buto,” o pinupuno nito 
ng utak ang mga buto—sa ibang pananalita, napa- 
lalakas ang buong katawan. Ipinahihiwatig din ng 
pangngalang de'shen ang ideyang ito ng pagiging 
sagana, gaya sa Awit 36:8, kung saan ang mga 
anak ng tao ay sinasabing ‘umiinom ng katabaan 
[mid-de'shen, “kasaganaan,” RS] ng bahay ng Diyos. 
--Ihambing ang Jer 31:14. 

Isinasalin din ng maraming tagapagsalin ang 
pangngalang de'shen bilang “abo,” halimbawa ay ka- 
pag tinutukoy ang mga dumi mula sa altar na pinag- 
hahainan sa tabernakulo. (Lev 1:16; 4:12: 6:10, 11, KJ, 
JB, RS) Gayunman, para sa ibang mga iskolar, hindi 
lubusang naitatawid ng “abo” ang salitang-ugat sa 
orihinal na wika. Kaya naman mas gusto nila ang 
mga terminong gaya ng “abo ng taba” (Ro, NW), 
anupat nangangatuwiran sila na ipinahihiwatig ng 
terminong ito na ang sunog na panggatong sa ilalim 
ay nabasa ng mainit na tabang tumutulo mula sa 
mga hain. 

Ang ideya ng pagiging patabain at malusog ay ipi- 
nahahayag naman ng salitang bari”. Isinasalin ito bi- 
lang ‘mataba’ kapag mga tao, mga hayop, at mga bu- 
til ang inilalarawan (Gen 41:2, 7: Huk 3:17: Eze 34: 
3, 20), at gayundin bilang “nakapagpapalusog.”---Hab 
1:16. 


TABAK. Tingnan ang Armas, BALUTI. 


TABAOT [Mga Singsing na Panlagda]. Ninuno 
ng isang pamilya ng mga Netineo. Ang ilan sa kani- 
yang mga inapo ay bumalik sa Jerusalem kasama ni 
Zerubabel.--Ezr 2:1, 2, 43, Ne 7:46. 


1217 


TABAT. Matapos salakayin ng mga hukbo ni 
Gideon ang mga kaaway na Midianita, ang mga 
ito'y tumakas “hanggang sa mga hangganan ng 
Abel-mehola sa tabi ng Tabat.” (Huk 7:12, 19-22) 
Ipinapalagay na ang Tabat ay ang Ras Abu Tabat, 
na mga 5 km (3 mi) sa S ng Ilog Jordan at 10 km 
(6 na mi) sa H ng Sucot. Lumilitaw na ang Abel- 
mehola ay nasa K ng Jordan at tinukoy na nasa 
“tabi [katapat,” JB] ng Tabat.”--Tingnan ang ABEL- 
MEHOLA. 


TABEEL [Mabuti ang Diyos]. 

1. Ama ng lalaki na binalak ng mga hari ng Isra- 
el at Sirya na ilagay sa trono sa Jerusalem kung ma- 
bibihag nila ang kabisera ng Juda. Hindi ibinigay 
ang pangalan ng anak. Nangyari ang insidente no- 
ong yugto na nagpang-abot ang mga paghaha- 
ri nina Ahaz at Peka (sa pagitan ng mga 762 at 
759 B.C.E.).--Isa 7:5, 6. 

2. Kasamang may-akda ng isang liham na Ara- 
maiko na ipinadala sa Persianong si Haring Artajer- 
jes na sumasalansang sa gawain ng mga Judio na 
muling pagtatayo sa Jerusalem at naging dahilan 
upang matigil ang muling pagtatayo ng templo. 
—Ezr 4:7, 24. 


TABERA [Nag-aapoy [samakatuwid nga, liyab: 
lagablab]]. Isang kampamento ng mga Israelita sa 
Ilang ng Sinai. Hindi alam kung saan ang eksaktong 
lokasyon nito. Dahil sa pagrereklamo ng Israel sa lu- 
gar na ito, nagsugo ang Diyos ng isang apoy na tu- 
mupok sa ilang taong-bayan sa dulo ng kampo. 
Ngunit nang magsumamo si Moises kay Jehova, 
ang liyab ay “nasawata” o napatay. Sa insidenteng 
ito nagmula ang pangalang “Tabera.”--Bil 11:1-3, 
Deu 9:22. 


TABERNAKULO. Isang naililipat-lipat na tol- 
da ng pagsamba na ginagamit noon ng Israel: kung 
minsan ay tinatawag ding “tolda ng kapisanan.” 
(Exo 39:32, 40, tingnan ang TOLDA NG KAPISANAN.) 
Sa Hebreo, ito'y tinatawag na mish-kan” (tahanan, 
tirahan, tabernakulo), 'o'hel (tolda), at miq-dash' 
(santuwaryo). Sa Griego, tinutukoy naman ito bi- 
lang skerne, na nangangahulugang “tolda, kubol: 
tirahan, tahanang dako. ”---Tingnan ang DAKONG BA- 
NAL. 

Ang tabernakulo ay nagsilbing pangunahing ba- 
hagi ng kaayusan ni Jehova para sa paglapit sa ka- 
niya ng bansang Israel. Binubuo ito ng dalawang 
silid. (LARAWAN, Tomo 1, p. 538) Matatagpuan sa 
unang silid, na dakong Banal, ang isang ginintu- 
ang kandelero, ang ginintuang altar ng insenso, 
ang mesa ng tinapay na pantanghal, at mga ginin- 
tuang kagamitan, matatagpuan naman sa kaloob- 
loobang silid, na Kabanal-banalan, ang kaban ng 


TABERNAKULO 


tipan, na may dalawang ginintuang kerubin sa iba- 
baw.---Tingnan ang KABANAL-BANALAN, KABAN NG TI- 
PAN. 

Kung Kailan Pinasinayaan. Ang tabernaku- 
lo, o “tolda ng kapisanan” (tinatawag na “templo ni 
Jehova” sa 1Sa 1:9 at “bahay ni Jehova” sa 1Sa 
1:24), ay itinayo sa ilang sa Bundok Sinai noong 
1512 B.C.E. Natapos itong itayo, anupat naitalaga 
ang mga muwebles at ang mga kagamitan nito, no- 
ong unang araw ng unang buwan ng Abib o Nisan. 
(Exo 40) Nang araw na iyon, ang pagkasaserdote 
ay itinalaga ng tagapamagitang si Moises ayon sa 
utos ni Jehova, at ang buong serbisyo ng pagtata- 
laga ay sumaklaw nang pitong araw. Noong ika- 
walong araw, ang mga saserdote ay nagsimulang 
gumanap ng kanilang opisyal na mga tungkulin. 
--ev kab 8, 9: tingnan ang PAGTATALAGA. 

Disenyo. Nagsalita si Jehova kay Moises sa 
bundok, anupat ibinigay Niya kay Moises ang kum- 
pletong parisan para sa tabernakulo, at iniutos 
Niya: “Tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ng ba- 
gay ayon sa parisan ng mga iyon na ipinakita sa iyo 
sa bundok.” Ang parisang ito ay nagsilbing “isang 
anino ng makalangit na mga bagay,” kaya naman 
kailangang tama ito hanggang sa kaliit-liitang de- 
talye. (Heb 8:5) Kinasihan ni Jehova sina Bezalel at 
Oholiab, upang ang gawain, na doo'y tumulong ang 
iba pang mga lalaki at mga babae, ay magawa 
nang eksaktung-eksakto, ayon sa mga tagubiling 
ibinigay ni Moises. Ang resulta: “Ayon sa lahat ng 
iniutos ni Jehova kay Moises, gayon ginawa ng mga 
anak ni Israel ang lahat ng paglilingkod.” (Exo 
39:42, 35:25, 26, 36:1, 4) Ang mga materyales para 
sa tabernakulo ay nagmula sa kusang-loob na mga 
abuloy ng bayan. (Exo 36:3, 6, 7) Walang alinla- 
ngan na ang karamihan sa mga abuloy na ginto, 
pilak, at tanso, gayundin ang mga estambre, kayo, 
at balat, ay galing sa mga bagay na nakuha ng 
mga Israelita mula sa Ehipto. (Exo 12:34-36, ting- 
nan ang Poka, BALAT NG.) Makukuha naman sa 
ilang ang kahoy ng akasya.--Tingnan ang AKASYA. 

Ang mga kalkulasyon sa artikulong ito ay batay 
sa isang siko na 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Ga- 
yunman, maaaring ginamit noon ang mahabang 
siko na mga 51.8 sentimetro (20.4 pulgada).---Iham- 
bing ang 2Cr 3:3; Eze 40:5. 

Mga pantakip at mga pantabing. Una, ang 
buong balangkas ng istraktura ay tinakpan ng isang 
pantakip na lino na may burdang makukulay na pi- 
gurang kerubin. Ang pantakip na ito ay nahahati sa 
dalawang malalaking seksiyon na may tiglilimang 
tela, at ang mga seksiyon ay pinagdurugtong ng 
mga silo na yari sa sinulid na asul na nakakabit sa 
mga pangawit na ginto. Bawat tela ay may haba la- 
mang na 28 siko (12.5 m, 40.8 piye), sa gayon ang 
laylayan nito ay nakaangat nang di-hihigit sa isang 


TABERNAKULO 


siko (44.5 sentimetro, 17.5 pulgada) mula sa lupa sa 
lahat ng panig ng istraktura.---Exo 26:1-6. 

Sumunod, ang pantakip na lino ay pinatungan ng 
isang pantakip na yari sa balahibo ng kambing. Na- 
hahati rin ito sa dalawang seksiyon, anupat ang 
isang seksiyon ay may anim na tela at ang isa na- 
man ay lima. Bawat isa sa 11 tela ay may haba na 
30 siko (13.4 m, 43.7 piye). Sa ibabaw ng pantakip 
na ito ay ipinatong naman ang pantakip na yari sa 
balat ng barakong tupa na tinina sa pula. Bilang 
panghuli, ipinatong ang isa pang pantakip na yari sa 
balat ng poka, anupat lumilitaw na nakasayad iyon 
sa lupa at maliwanag na may mga lubid upang ma- 
itali iyon sa mga pantoldang tulos na nakabaon sa 
lupa.--Exo 26:7-14. 

Ang kurtina naman na inilagay sa loob sa pagitan 
ng dakong Banal at ng Kabanal-banalan ay may 
burdang mga kerubin (Exo 36:35), at ang pantabing 
sa pasukan sa dakong S ay yari sa makulay na lana 
at lino.---Exo 36:37. 

Mga dimensiyon. Ayon sa paglalarawan ng 
Bibliya, ang tabernakulo (maliwanag na ang mga 
sukat sa loob nito) ay may haba na 30 siko (13.4 m; 
43.7 piye) at taas na 10 siko (4.5 m; 14.6 piye). 
(Ihambing ang Exo 26:16-18.) Maliwanag na 10 siko 
rin ang lapad nito. (Ihambing ang Exo 26:22-24.) 
Ang lapad ay makukuwenta sa ganitong paraan: 
Ang hulihan o K dingding ay binubuo ng anim 
na hamba na tig-iisa't kalahating siko ang lapad 
(9 na siko sa kabuuan) at ng dalawang hamba na ti- 
natawag na mga panulok na poste, na maliwanag na 
ipinuwesto upang magdagdag ng tig-kalahating siko 
sa panloob na dimensiyon. Sa pagkokomento sa Exo- 
do 26:23, ganito ang sinabi ng Judiong iskolar na si 
Rashi (1040-1105 C.E.): “Ang lahat ng walong tabla 
ay magkakahilera, ngunit ang buong lapad ng dala- 
wang ito [ang mga panulok na poste] ay hindi ma- 
kikita sa loob ng Tabernakulo, kundi kalahating siko 
lamang sa isang dulo at kalahating siko sa kabilang 
dulo ang makikita sa loob, sa gayon ang kabuuang 
lapad ay nagiging sampung siko. Ang natitirang 
isang siko ng isang tabla at ang natitirang isang siko 
ng isa pang tabla ay kahangga naman ng isang si- 
kong kapal ng mga tabla ng Tabernakulo sa dakong 
hilaga at dakong timog, upang magpantay ang la- 
bas.”--Pentateuch With Targum Onkelos, Haphta- 
roth and Rashi's Commentary, Exodus, isinalin nina 
M. Rosenbaum at A. M. Silbermann, p. 144: ang 
mga italiko ay sa mga tagapagsalin. 

Lumilitaw na ang Kabanal-banalang silid ay hu- 
gis-kubiko anupat 10 siko ang bawat panig nito 
--kung paanong hugis-kubiko rin ang Kabanal- 
banalan ng templo ni Solomon na itinayo nang 
maglaon, anupat 20 siko (8.9 m, 29.2 piye) ang 
bawat dimensiyon niyaon. (1Ha 6:20) Ang Banal 


1218 


na silid naman ay may haba na doble ng lapad 
nito. Tungkol sa haba ng dakong Banal ng taber- 
nakulo, mahalagang tandaan ang mga bagay na 
ito: Bawat isa sa dalawang seksiyon ng pantakip 
na lino ay may lapad na 20 siko. (Exo 26:1-5) 
Kaya naman, ang matatakpan ng isang seksiyon 
(20 siko) ay mula sa pasukan hanggang sa dako 
kung saan nagdurugtong ang seksiyong ito at ya- 
ong nasa kabila sa pamamagitan ng mga pangawit. 
Lumilitaw na ang hugpungan ay nasa ibabaw ng 
mga haliging sumusuporta sa kurtinang patungo sa 
Kabanal-banalan. Ang matatakpan naman ng isa 
pang seksiyon ng pantakip (20 siko) ay ang Kaba- 
nal-banalan (10 siko) at ang hulihan o K tagiliran ng 
tabernakulo (10 siko). 

Mga hamba. Ang mga dingding ng taberna- 
kulo ay yari sa kahoy ng akasya na kinalupkupan ng 
ginto, anupat maliwanag na ang mga ito ay mga 
hamba (katulad ng hamba ng bintana), sa halip na 
buong mga tabla. (Exo 26:15-18) Waring makatuwi- 
ran naman ang pangmalas na ito, sa dalawang da- 
hilan: (1) Masyadong magiging mabigat ang buong 
mga tablang akasya kung ang sukat ng mga iyon ay 
gaya ng inilarawan, at (2) matatakpan ang mga ke- 
rubing ibinurda sa pantakip na lino na nakapalibot 
sa mga tabla, maliban doon sa mga nasa kisame ng 
istraktura, sa loob. (Exo 26:1) Kaya lumilitaw na ang 
mga hamba ay ginawa sa paraang makikita ng mga 
saserdoteng nasa loob ng tabernakulo ang mga ke- 
rubing ibinurda sa pantakip na lino. Naniniwala rin 
ang ilang makabagong iskolar na mga hamba la- 
mang ang ginamit sa halip na buong mga tab- 
la. Kaya naman, bagaman ang salitang Hebreo na 
qe'resh ay isinalin bilang “tabla” sa mas matatan- 
dang bersiyon, isinasalin naman ng ilang maka- 
bagong bersiyon ang salitang ito bilang “hamba.” 
--Exo 26:15-29, AT, JB, Mo, NW, RS. 

May 20 hamba sa H tagiliran at 20 sa T na tagili- 
ran. (Exo 26:18, 20) Bawat hamba ay may taas na 
10 siko (4.5 m; 14.6 piye) at lapad na isa't kalahating 
siko (67 sentimetro, 26 na pulgada) ngunit hindi bi- 
nanggit ang kapal nito. Sa hulihan o K panig ay may 
anim na hamba at sa likurang mga panulukan ay 
may dalawang hamba na tinatawag na “mga panu- 
lok na poste.”--Exo 26:22-24. 

May kaugnayan sa mga hamba, ang Bibliya ay 
may binabanggit na “mga argolya.” Walang alinla- 
ngan na ang mga argolyang ito ay ikinabit sa mga 
hamba upang pagsuksukan ng mga barakilan. Tat- 
long hilera ng barakilan ang isinusuksok sa mga ar- 
golya upang pagdugtung-dugtungin ang mga baha- 
gi ng istraktura. Maliwanag na may tigdalawang 
barakilan sa itaas at ibabang hilera, dahil tanging 
ang barakilan sa gitna ang inilalarawan na 'dumara- 
an mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo." 


1219 


Yari sa kahoy ang mga barakilang ito at kinalupku- 
pan ng ginto.---Exo 26:26-29. 

Mga haligi at pundasyon. Sa harapan o pasu- 
kan ng tabernakulo ay may limang haligi na kina- 
lupkupan ng ginto, at apat na haliging katulad ng 
mga iyon ang sumusuporta naman sa kurtinang 
partisyon ng dakong Banal at ng Kabanal-banalan. 
(Exo 26:32, 37) Ang pundasyon ng buong istraktu- 
ra ay binubuo ng 100 tuntungan na may mga ukit 
para pagsuksukan ng mga mitsa na nasa ibaba 
ng 48 hamba (dalawang tuntungan para sa bawat 
hamba, apat naman ang tuntungan ng apat na ha- 
liging partisyon ng dakong Banal at ng Kabanal- 
banalan). Yari sa pilak ang lahat ng mga tuntu- 
ngang ito (Exo 26:19-25, 32), at bawat tuntungan ay 
tumitimbang nang isang talento (mga 34 na kg, 
92 1b t). (Exo 38:27) Bukod dito, mayroon pang li- 
mang tuntungang tanso na para naman sa mga ha- 
liging nasa pasukan. (Exo 26:37) Kung isasaalang- 
alang ang timbang ng pilak, maliwanag na hindi 
naman gaanong makakapal ang mga tuntungang 
ito, kundi mas malamang na ang mga ito'y mabibi- 
gat na lamina lamang. 

Ang looban. Ang loobang nakapalibot sa ta- 
bernakulo ay may sukat na 100 por 50 siko (44.5 por 
22.2 m, 146 por 73 piye). Ang tulad-bakod na kurti- 
na naman sa palibot niyaon ay may taas na 5 siko 
(2.2 m, 7.3 piye). Dalawampung haliging tanso ang 
sumusuhay sa magkabilang tagiliran ng looban, at 
sampu naman sa magkabilang dulo. Ang pantabing 
sa pasukang-daan sa S ay gawa sa lino at mga ma- 
teryales na may-kulay anupat may lapad na 20 siko 
(8.9 m; 29 na piye).---Exo 38:9-20. 

Tinatayang halaga. Ang halaga ng ginto at 
pilak na ginamit sa tabernakulo ay mga $12,000,- 
000, at posibleng ang halaga ng buong tabernakulo 
ay mahigit na $13,000,000, salig sa makabagong- 
panahong halaga.---Exo 38:24-29. 

Mga posibleng idinagdag. Lumilitaw na nang 
maglaon, may mga silid na itinayo para sa mga sa- 
serdote sa looban ng tabernakulo, malamang na sa 
mga tagiliran ng istraktura. (1Sa 3:3) Gayundin, 
maaaring may mga kubol na itinayo sa looban, 
upang ang ilan sa naghahandog ng mga handog na 
pansalu-salo ay makakain doon ng mga hain kasa- 
ma ng kanilang pamilya. 

Ang Lokasyon Nito sa Kampo ng Israel. 
(DAYAGRAM, Tomo 1, p. 538) Ang tabernakulo ang 
siyang sentro ng kampo ng Israel. Nakakampo pi- 
nakamalapit dito ang mga pamilya ng tribo ni Levi, 
na siyang nangangalaga sa istraktura. Nasa da- 
kong S ang makasaserdoteng pamilya ni Aaron, 
nasa dakong Tang mga Kohatita (na pinagkunan sa 
pamilya ni Aaron para sa pagkasaserdote [Exo 6:18- 
20]), nasa dakong K ang mga Gersonita, at nasa da- 


TABERNAKULO 


kong H ang mga Merarita. (Bil 3:23, 29, 35, 38) Mas 
malayo naman sa mga ito ang mga kampo ng 12 tri- 
bo: ang Juda, Isacar, at Zebulon sa dakong S; Ruben, 
Simeon, at Gad sa dakong T: Efraim, Manases, at 
Benjamin sa dakong K; at Dan, Aser, at Neptali sa 
dakong H. (Bil 2:1-31) Madaling matutunton ang ta- 
bernakulo mula sa alinmang panig ng kampo, dahil 
sa ulap kung araw at sa apoy kung gabi, na nanana- 
tili sa ibabaw ng Kabanal-banalan na kinaroroonan 
ng kaban ng tipan.---Exo 40:36-38. 

Kung Paano Inililipat. Kapag inililipat ang ta- 
bernakulo at ang mga muwebles at mga kagamitan 
nito, tinatakpan ng mga saserdote ang mga kagami- 
tan ng dakong banal: pagkatapos, binubuhat ng mga 
Kohatita ang natatakpang kaban ng tipan, mesa ng 
tinapay na pantanghal, kandelero, at mga altar. Pi- 
napasan nila ang mga bagay na ito sa kanilang mga 
balikat habang sila'y naglalakad. (Bil 4:4-15, 7:9) 
Ang mga Gersonita, na may dalawang karwahe, 
ang nagdadala sa mga telang pantolda (maliban sa 
kurtina ng Kabanal-banalan, na ipinantatakip sa 
Kaban [Bil 4:5]): dinadala rin nila ang mga pantakip 
ng tabernakulo, mga tabing ng looban, mga panta- 
bing, mga pantoldang panali, at ilang kagamitan sa 
paglilingkod. (Bil 4:24-26, 7:7) Ang mga Merarita 
naman, na may apat na karwahe, ang nag-aasikaso 
sa pinakamabibigat na bagay, kabilang na rito ang 
mga hamba at ang mga haligi, ang may-ukit na 
mga tuntungan at ang mga pantoldang tulos, at 
mga panali.--Bil 4:29-32, 7:8. 

Kasaysayan. Pagkatawid ng Israel sa Ilog Jor- 
dan patungo sa Lupang Pangako, ang tabernakulo 
ay itinayo sa Gilgal. (Jos 4:19) Inilipat ito sa Shilo 
noong panahong hati-hatiin ang lupain (Jos 18:1), at 
nanatili ito roon nang maraming taon (1Sa 1:3, 24) 
bago inilipat sa Nob. (1Sa 21:1-6) Nang maglaon ay 
napasa Gibeon ito. (1Cr 21:29) Nang ilipat ni David 
sa Sion ang kaban ng tipan, nawala iyon sa taberna- 
kulo nang maraming taon. Ngunit habang hindi pa 
naitatayo ni Solomon ang templo, ang mga hain ay 
doon pa rin inihahandog sa tabernakulo sa Gibeon, 
anupat tinawag itong “ang bantog na mataas na 
dako.” (1Ha 3:4) Pagkatapos maitayo ang templo, 
ipinaahon ni Solomon sa Jerusalem ang tabernaku- 
lo at lumilitaw na itinago iyon doon.---1Ha 8:4, 2Cr 
5:5. 

Makasagisag na Paggamit. Binibigyang-linaw 
ng apostol na si Pablo ang makalarawang kahulugan 
ng tabernakulo. Nang talakayin niya ang parisang 
inilalarawan ng tabernakulo at ng mga paglilingkod 
na isinagawa sa loob nito, tinukoy niya si Jesu- 
Kristo bilang “isang pangmadlang lingkod sa dakong 
banal at sa tunay na tolda, na itinayo ni Jehova, 
at hindi ng tao.” (Heb 8:2) Karagdagan pa, sinabi 
niya: “Si Kristo ay dumating bilang isang mataas na 


TABITA 


saserdote ng mabubuting bagay na naganap na, sa 
pamamagitan ng mas dakila at lalong sakdal na tol- 
da na hindi ginawa ng mga kamay, samakatuwid 
nga, hindi sa paglalang na ito.” (Heb 9:11) Ang tol- 
da sa ilang ay isang kaayusan na iniutos ng Diyos 
para sa paglapit sa kaniya sa tunay na pagsamba, 
isang kaayusan para sa makasagisag na pag-aalis 
ng mga kasalanan. Yamang ito'y isang ilustrasyon 
(Heb 9:9), lumalarawan ito sa kaayusang itinatag ng 
Diyos na doo'y makapaglilingkod ang dakilang Ma- 
taas na Saserdote na si Jesu-Kristo, anupat haharap 
siya sa kaniyang Ama sa langit taglay ang halaga 
ng kaniyang hain, na aktuwal na makapag-aalis ng 
mga kasalanan. (Heb 9:24-26, tingnan ang TEMPLO.) 
Sa pamamagitan ng kaayusang ito, ang mga taong 
tapat ay makagagawa ng tunay na paglapit sa Diyos. 
(Heb 4:16) Sa pangitain, nakita ng apostol na si Juan 
ang makalangit na “santuwaryo ng tolda ng pato- 
too” o ang tabernakulo.---Apo 15:5. 

Yamang ang apostol na si Pedro ay isang inianak- 
sa-espiritung anak ng Diyos at may pag-asang ma- 
buhay sa langit kasama ni Kristo Jesus, tinukoy niya 
ang kaniyang katawang laman bilang isang “ta- 
bernakulo.” Iyon ay isang 'tirahang dako, ngunit 
pansamantala lamang, yamang batid ni Pedro na 
malapit na siyang mamatay at ang kaniyang pagka- 
buhay-muli ay hindi sa laman kundi sa espiritu. 
--2Pe 1:13-15: 1Ju 3:2, 1Co 15:35-38, 42-44. 


1220 


Para sa iba't ibang artikulo tungkol sa mga muwe- 
bles at kagamitang ginamit sa tabernakulo, tingnan 
ang mga artikulo sa ilalim ng indibiduwal na mga 
pangalan. 


TABITA. Tingnan ang Dorcas. 
TABOR. 


1. Isang namumukod-tanging bundok sa teritor- 
yo ng Isacar sa hilagaang hangganan nito. (Jos 19: 
17, 22) Sa Arabe ay tinatawag itong Jebel et-Tur, sa 
Hebreo naman, Har Tavor. Ito'y mga 20 km (12 mi) 
sa K ng timugang dulo ng Dagat ng Galilea at mga 
8 km (5 mi) sa STS ng lunsod ng Nazaret. 

Palibhasa'y nakahiwalay ito sa iba pang mga bun- 
dok, ang Tabor ay waring biglang sumulpot sa Li- 
bis ng Jezreel hanggang sa altitud na mga 562 m 
(1,844 na piye) mula sa kapantayan ng dagat. Mula 
sa KHK, ito'y mistulang balisungsong na pinutol, 
at mula naman sa TK ay pabilog ito. Ang pina- 
kataluktok nito ay halos patag at biluhaba. Mga 
0.4 km (0.25 mi) ang lapad niyaon mula sa H hang- 
gang sa T at doble nito ang haba niyaon mula 
sa S hanggang sa K. Mula roo'y kamangha-mangha 
ang tanawin sa lahat ng direksiyon. Malamang na 
ang kahanga-hangang kataasan ng bundok na ito 
ang dahilan kung bakit magkasamang binanggit 
ng salmista ang Tabor at Bundok Hermon bilang 
namumukod-tanging mga halimbawa ng karinga- 
lan ng gawa ng Maylalang. (Aw 
89:12) Ginamit din ni Jehova 
ang nakatatawag-pansing pag- 
kadambuhala ng Tabor--na 
mag-isang nakatayo sa Libis 
ng Jezreel--upang ilarawan 
ang kahanga-hangang kaan- 
yuan ni Nabucodonosor nang 
pumasok ito sa Ehipto kasa- 
ma ang isang makapangyari- 
hang hukbong militar.---Jer 46: 
13, 18. 

Partikular na napabantog 
ang Tabor nang si Barak, sa 
utos ng Diyos, ay magtipon ng 
10,000 lalaki mula sa mga tribo 
nina Neptali at Zebulon laban 
kay Sisera at sa hukbo nito, na 
kinabibilangan ng 900 karo na 
may “mga lingkaw na bakal.” 
Nang ibigay ang hudyat, si Ba- 
rak at ang kaniyang mga huk- 
bo ay dali-daling bumaba sa 


Ang Bundok Tabor ay waring 
biglang sumulpot sa Libis 
ng Jezreel 


1221 


mga dalisdis ng Tabor, at pagkatapos na lituhin ni 
Jehova ang mga Canaanita, isang ganap na tagum- 
pay ang natamo ng mga Israelita laban sa tumata- 
kas na mga hukbo ni Sisera.---Huk 4:4-16. 

Pagkaraan ng ilang taon, nasaksihan ng Tabor 
ang pagpatay nina Zeba at Zalmuna, ang mga hari 
ng Midian, sa mga kapatid ni Gideon. (Huk 8:18, 19) 
Pagsapit ng kalagitnaan ng ikawalong siglo B.C.E., 
ang di-tapat na makasaserdote at makaharing mga 
sambahayan ng Israel ay naging “gaya ng lambat 
na nakaladlad sa ibabaw ng Tabor,” anupat posi- 
bleng ginamit nila ang bundok na ito sa K ng Jordan 
bilang isang sentro ng idolatriya upang siluin ang 
mga Israelita. Maaaring ang Mizpa ay ginamit din 
sa gayong paraan sa S naman ng Jordan.---Os 5:1. 

Mula sa pinakataluktok ng Tabor ay matatanaw 
ang buong paligid at angkop na angkop na lokasyon 
ito para sa isang nakukutaang lunsod. Ipinakikita 
ng mga guho na may gayong lunsod na umunlad 
doon bago at pagkatapos ng unang siglo C.E. Dahil 
dito, pinag-aalinlanganan ang tradisyon na sa Tabor 
nangyari ang pagbabagong-anyo ni Jesus, sapagkat 
sinasabi ng mga ulat na si Jesus at ang kaniyang 
tatlong kasamahan ay nasa bundok “nang sila la- 
mang,” “nang sila-sila lamang.” Mas malamang na 
ang “napakataas na bundok” na iyon ay ang Bun- 
dok Hermon, at malapit ito sa Cesarea Filipos sa 
may bukal ng Jordan kung saan nanggaling si Je- 
sus bago naganap ang pagbabagong-anyo.---Mat 17: 
1, 2: Mar 8:27: 9:2. 

2. Isa sa mga lunsod sa teritoryo ng Zebulon. Ibi- 
nigay ito sa Levitikong mga anak ni Merari. Sa nga- 
yon ay hindi alam kung saan ang lokasyon nito. 
— 1Cr 6:1, 77. 

3. Ang “malaking punungkahoy ng Tabor” ay 
ipinapalagay na nasa teritoryo ng Benjamin. Ito'y 
isang palatandaan na tinukoy ni Samuel sa mga ta- 
gubilin niya kay Saul pagkatapos pahiran si Saul. Di- 
to'y makakasalubong ni Saul ang tatlong lalaki na 
patungo sa Bethel. Hindi alam sa ngayon kung saan 
ang lugar na ito.-- 1Sa 10:1-3. 


TABRIMON [Mabuti si Rimon [ang Asiryanong 
diyos ng bagyo]]. Ama ng Siryanong si Haring Ben- 
hadad I; anak ni Hezion.--- 1Ha 15:18. 


TADEO. Isang apostol ni Jesu-Kristo. (Mat 10: 
2, 3, Mar 3:18) Lumilitaw na tinatawag siyang “Hu- 
das na anak ni Santiago” sa ibang talata.---Luc 6:16, 
Ju 14:22, Gaw 1:13, tingnan ang Huras Blg. 3. 


TADMOR. Isang lokasyon sa ilang. Nagsagawa 
si Solomon ng pagtatayo sa lugar na ito pagkaraan 
ng 1017 B.C.E. (2Cr 8:1, 4) Karaniwang ipinapalagay 
na ang Tadmor ay ang lunsod na kilala ng mga Grie- 
go at ng mga Romano bilang Palmyra. Ang mga 


TADYANG 


guho nito ay nasa isang oasis sa hilagaang gilid ng 
Disyerto ng Sirya na mga 210 km (130 mi) sa HS ng 
Damasco. Isang kalapit na nayon ang tinatawag pa 
ring Tudmur ng mga Arabe. Kung ang Tadmor ay 
ang Palmyra nga, maaaring ang Tadmor ay nagsil- 
bing isang garisong lunsod para depensahan ang 
malayong hilagaang hanggahan ng kaharian ni Solo- 
mon, at gayundin bilang isang mahalagang hintuan 
ng mga pulutong na naglalakbay.---Tingnan ang Ta- 
MAR Blg. 4. 


TADYANG. Ang katawan ng tao ay may 24 na 
mahahaba, makikitid, at nakakurbang mga buto na 
kumukulong sa dakong loob ng dibdib. Palibhasa'y 
nakaayos sa 12 pares, ito ay isang kayarian na nag- 
sasanggalang sa puso at mga baga. Sa utak ng mga 
buto ng tadyang nanggagaling ang dugo. 

Nang lalangin ang babae, hindi ito ginawa ng 
Diyos bilang hiwalay at naiiba sa lalaki sa pamama- 
gitan ng pag-aanyo rito mula sa alabok ng lupa, 
gaya ng ginawa niya nang lalangin si Adan. Kumu- 
ha siya ng isang tadyang mula sa tagiliran ni Adan, 
at mula roon ay gumawa Siya para kay Adan ng 
isang sakdal na katumbas nito, ang babaing si Eva. 
(Gen 2:21, 22) Gayunpaman, si Adan ay nanatiling 
isang sakdal na tao, anupat mula noon ay naging ka- 
isa ng kaniyang asawa na 'buto ng kaniyang buto at 
laman ng kaniyang laman.” (Gen 2:23, Deu 32:4) 
Karagdagan pa, hindi ito nakagambala sa mga selu- 
la ni Adan sa pag-aanak at hindi naapektuhan ang 
kayarian ng mga tadyang ng kaniyang mga anak, 
na mga lalaki at mga babae. Ang taong lalaki at ba- 
bae ay kapuwa may 24 na tadyang. 

Kapansin-pansin na ang isang tadyang na inalis 
ay muling tumutubo, anupat kusa itong napapali- 
tan, hangga't naroroon pa ang periosteum (ang la- 
mad ng himaymay na pandugtong na bumabalot 
sa buto). Hindi binabanggit kung sinunod ng Diyos 
na Jehova ang pamamaraang ito o hindi, gayun- 
man, bilang Maylalang ng tao, tiyak na alam ng 
Diyos ang kakaibang katangiang ito ng mga buto 
ng tadyang. 

Ang salitang “tadyang” ay muling matatagpuan 
sa Bibliya sa ulat ni Daniel hinggil sa isang pangita- 
in na ibinigay sa kaniya ng Diyos noong panahon ng 
paghahari ni Haring Belsasar ng Babilonya. Lumi- 
taw ang unang hayop na kumakatawan sa linya ng 
dinastiya ng mga tagapamahala sa Babilonya, at si- 
nundan ito ng isang hayop na tulad ng oso, na lu- 
marawan sa kasunod na “hari,” o linya ng mga taga- 
pamahala sa daigdig, samakatuwid nga, yaong mga 
mula sa Medo-Persia. Ang tulad-osong hayop na ito 
ay may tatlong tadyang sa bibig nito. Maaaring 
ipinahihiwatig ng mga tadyang na ito na itinu- 
lak ng “hari” na isinasagisag ng oso ang kaniyang 


TAFAT 


pagsalakay sa tatlong direksiyon, gaya ng ginawa 
ng Medo-Persia. Yamang ang numerong tatlo ay gi- 
nagamit sa Kasulatan upang sumagisag sa tindi 
o pagdiriin, maaaring idiniriin din ng tatlong tad- 
yang ang kasakiman ng makasagisag na osong ito 
sa pananakop ng mga teritoryo.---Dan 7:5, 17; ting- 
nan ang HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 


TAFAT. Isang anak ni Haring Solomon at asawa 
ng isa sa kaniyang 12 kinatawan.-- 1Ha 4:7, 11. 


TAGA-DAMASCO, MGA [Ng (Mula sa) Da- 
masco]. Ang mga nakatira sa Damasco. (2Co 11:32) 
Ginamit ni Pablo ang terminong ito noong isalaysay 
niya na muntik na siyang madakip sa lunsod na 
iyon mga 20 taon na ang nakararaan, gaya ng ini- 
lalahad sa Gawa 9:23-25. 


TAGA-IBANG BAYAN. 
NIRAHANG DAYUHAN. 


TAGAKITA. Taong binigyan ng Diyos ng ka- 
kayahang umunawa ng Kaniyang kalooban, isa na 
nagtataglay ng gayong kaunawaan. Isa na ang mga 
mata ay inalisan ng lambong, wika nga, upang ma- 
kita o maunawaan ang mga bagay na nakakubli 
sa mga tao sa pangkalahatan. Ang salitang Hebreo 
na ro-eh, na isinaling “tagakita,” ay hinalaw sa sa- 
litang-ugat na nangangahulugang “makita,” sa lite- 
ral man o sa makasagisag na paraan. Noon, ang ta- 
gakita ay isang taong sinasangguni ng iba upang 
hingan ng matalinong payo hinggil sa mga sulira- 
ning napapaharap sa kanila. (1Sa 9:5-10) Tinukoy 
ng Bibliya sina Samuel (1Sa 9:9, 11, 18, 19: 1Cr 9:22, 
29:29), Zadok (2Sa 15:27), at Hanani (2Cr 16:7, 10) 
bilang mga tagakita. 

Sa Kasulatan, ang mga katawagang “tagakita,” 
“propeta,” at “tagapangitain” ay may magkakahawig 
na kahulugan. Ngunit kung tungkol sa pagkakaiba 
ng mga terminong ito sa isa't isa, ang “tagakita” ay 
maaaring nauugnay sa pagkaunawa, ang “tagapa- 
ngitain” ay may kinalaman sa paraan kung paano 
ipinaalam ang kalooban ng Diyos, at ang “propeta” 
naman ay sa pagsasalita o paghahayag ng kaloo- 
ban ng Diyos. Sina Samuel, Natan, at Gad ay pa- 
wang tinatawag na mga propeta (1Sa 3:20, 2Sa 7:2, 
24:11), ngunit ipinakikita ng 1 Cronica 29:29 na may 
pagkakaiba-iba ang tatlong termino nang sabihin 
nitong, “sa mga salita ni Samuel na tagakita at sa 
mga salita ni Natan na propeta at sa mga salita ni 
Gad na tagapangitain.” 

Sinasabi ng 1 Samuel 9:9: “Ang propeta ngayon 
ay tinatawag na tagakita noong mga panahong nag- 
daan.” Marahil, nang papatapos na ang mga araw 
ng mga Hukom at noong panahon ng mga hari sa 
Israel (na nagsimula sa mga araw ni Samuel), na- 
ging mas prominente ang mga propeta bilang mga 


Tingnan ang NANI- 


1222 


tagapaghayag ng kalooban ng Diyos sa madla. Si Sa- 
muel ay karaniwan nang itinuturing na una sa ha- 
nay ng mga indibiduwal na tinatawag na “mga pro- 
peta.”--Gaw 3:24: 13:20, tingnan ang PROPETA. 


TAGAKOPYA. Kung Bibliya ang pag-uusapan, 
ang terminong “tagakopya” ay kumakapit sa isang 
tagatala, o sa isang tao na gumagawa ng mga kopya 
ng nakasulat na materyal, lalo na ng Kasulatan. Ang 
salitang Hebreo na isinasalin bilang “tagakopya” ay 
so-pher”, na may kaugnayan sa pagbibilang at pag- 
rerekord. Mayroon itong iba't ibang kahulugan. Ma- 
aari itong tumukoy sa isang eskriba (Huk 5:14) o sa 
isang kalihim. (Jer 36:32, Eze 9:2, 3) Ang eskriba ay 
alinman sa isang pangmadlang tagasulat na nagta- 
tala ng mga komposisyong idinidikta ng iba't ibang 
tao, isang kalihim, isang tagakopya, o isang guro ng 
Kautusan. Gayunman, ang terminong “tagakopya” 
ay pantanging angkop kapag ikinakapit sa mga indi- 
biduwal na kumokopya ng Kautusan at ng iba pang 
mga bahagi ng Banal na Kasulatan. Partikular nang 
kilala bilang mga tagakopya si Sapan, ang isang ti- 
natawag na Zadok, at ang saserdoteng si Ezra.---Jer 
36:10; Ne 13:13, 12:26, 36. 

Ang saserdoteng si Ezra, na bumalik mula sa Ba- 
bilonya patungong Jerusalem kasama ng mga Ju- 
diong nalabi noong ikapitong taon ng Persianong si 
Haring Artajerjes (468 B.C.E.), ay ipinakikilala bi- 
lang “isang dalubhasang tagakopya ng kautusan ni 
Moises" at bilang “isang tagakopya ng mga salita ng 
mga utos ni Jehova at ng kaniyang mga tuntunin sa 
Israel.” (Ezr 7:6, 7, 11) Noong kaniyang panahon, 
unang naging prominente ang mga eskribang Judio 
bilang isang grupo ng mga tagakopya ng Kasula- 
tan. Libu-libong Judio ang nanatili sa Babilonya, at 
ang iba naman ay nangalat dahil sa pandarayuhan 
at pagnenegosyo. Samantala, nagsulputan sa iba't 
ibang lugar ang lokal na mga bulwagang tipunan na 
nakilala bilang mga sinagoga, at para sa mga ito, 
ang mga tagakopya ay kinailangang gumawa ng su- 
lat-kamay na mga kopya ng mga manuskrito ng Bi- 
bliya. Naging napakaingat nila sa paggawa ng mga 
ito.-- Tingnan ang ESKRIBA. 

Si Ezra, ang dalubhasang saserdoteng tagakopya, 
ang bumasa ng “aklat ng kautusan ni Moises” sa 
isang nagkakatipong kongregasyon sa isinauling Je- 
rusalem. Nang pagkakataong iyon, ang mahusay na 
pagpapaliwanag at pagtuturo ni Ezra at ng kaniyang 
mga katulong ay naging sanhi ng “malaking kasa- 
yahan” at mayayamang pagpapala para sa nagkaka- 
tipong bayan.---Ne 8. 

Palibhasa'y ‘napukaw ang puso dahil sa isang ma- 
buting bagay' may kinalaman sa Mesiyanikong Hari 
ng Diyos, sinabi ng salmista: “Ang aking dila nawa 
ay maging panulat ng isang dalubhasang tagako- 


1223 


pya.” (Aw 45:1-5) Nais niya na sana ang kaniyang 
dila ay maging mahusay sa pagsasalita, anupat ka- 
bagay ng matayog na tema ng kaniyang komposi- 
syon, na kinasihan ng Diyos. Sa gayon, hinangad ng 
salmista na ang kaniyang dila ay magamit niya 
nang may kahusayan, tulad ng isang panulat sa ka- 
may ng isang sinanay at dalubhasang tagakopya, 
isa na may kakayahan. 


TAGAPAG-ALAGA. 
GAPAG-ALAGA. 


TAGAPAGBALITA [sa Ingles, herald]. Isang 
opisyal ng korte na ginagamit upang ihayag sa mad- 
la ang mga utos at mga batas ng hari. Ang salitang 
ito ay lumilitaw sa Daniel 3:4, kung saan binabang- 
git na isang tagapagbalita ang naghayag ng batas ni 
Nabucodonosor na sambahin ng mga tao ang ima- 
heng ginawa niya. (Tingnan ang tlb sa Rbi8.) Noong 
si Daniel ang magiging ikatlong tagapamahala sa 
kaharian ng Babilonya alinsunod sa utos ni Ha- 
ring Belsasar, “inihayag,” o ibinalita, ang bagay na 
ito. (Dan 5:29, tlb sa Rbi8) Sa sinaunang mga pala- 
rong Griego, ipinatatalastas ng isang tagapagbali- 
ta ang pangalan at bansa ng bawat kalahok at ang 
pangalan, bansa, at ama ng isang nagtagumpay. 

Ang pandiwang Griego na isinaling “mangaral” 
ay ke-rys'so. Ang pandiwang Griegong ito, na lumi- 
litaw nang maraming ulit sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, ay maaari ring isalin bilang “magbalita.” 
Ipinahihiwatig ng paggamit sa salitang ito sa Mateo 
24:14 at Marcos 13:10 na ang mga tagapaghayag ng 
mabuting balita ng Kaharian ng Diyos ay magsisil- 
bing mga tagapagbalita.--Tingnan ang mga tlb sa 
Rbi8, ihambing ang Mar 1:45, Apo 5:2. 

Sa pangkalahatan, ang ke-rys'so ay nangangahu- 
lugang “maghayag” (ng mabuti o masamang bali- 
ta), na naiiba sa eu-ag-gelizo:mai, “magpahayag 
ng mabuting balita.” Si Noe ay isang mangangaral 
(o tagapagbalita, keryx) sa sanlibutan bago ang 
baha, anupat nagbabala siya sa kanila. (2Pe 2:5) Si 
Kristo naman ay nangaral (tulad ng isang tagapag- 
balita) sa mga espiritung nasa bilangguan, ngunit 
hindi ng mabuting balita.---1Pe 3:18, 19. 


TAGAPAGBANTAY. Tingnan ang CARIANO, 
TAGAPAGBANTAY NA, gayundin ang BANTAY. 


TAGAPAGBIGAY-BATAS. Tingnan ang Ta- 
GAPAGBIGAY- KAUTUSAN. 


TAGAPAGBIGAY-KAHULUGAN. 
nan ang PAKAHULUGAN, PAGPAPAKAHULUGAN. 


TAGAPAGBIGAY-KAUTUSAN. Isa na gu- 
magawa ng mga kautusan, isang mambabatas. Iti- 
natampok ng Bibliya si Jehova bilang ang panguna- 
hing Tagapagbigay-Kautusan ng sansinukob. 


Tingnan ang YAYA, TA- 


Ting- 


TAGAPAGBIGAY-KAUTUSAN 


Si Jehova Bilang ang Tagapagbigay-Kautu- 
san. Ang totoo, si Jehova ang kaisa-isang tunay 
na Tagapagbigay-Kautusan sa sansinukob. Sa kani- 
ya nagmula ang mga pisikal na batas na umuugit sa 
mga nilalang na walang buhay (Job 38:4-38: Aw 
104:5-19), at sa buhay-hayop. (Job 39:1-30) Ang tao 
rin, palibhasa'y nilalang ni Jehova, ay sakop ng mga 
pisikal na batas ni Jehova, at yamang ang tao ay 
isang nilalang na may moralidad at talino, anupat 
may kakayahang mangatuwiran at maaaring mag- 
karoon ng espirituwalidad, sakop din siya ng mga 
batas ng Diyos hinggil sa moral. (Ro 12:1, 1Co 2:14- 
16) Bukod pa rito, inuugitan din ng batas ni Jehova 
ang mga espiritung nilalang, ang mga anghel.---Aw 
103:20, 2Pe 2:4, 11. 

Hindi maaaring labagin ang mga pisikal na batas 
ni Jehova. (Jer 33:20, 21) Sa kilala at nakikitang san- 
sinukob, ang kaniyang mga batas ay lubhang mata- 
tag at maaasahan anupat, sa mga larangan na doo'y 
may kaalaman sa mga batas na ito ang mga siyen- 
tipiko, nagagawa nilang kalkulahin nang may ka- 
tumpakan ang mga galaw ng buwan, mga planeta, 
at ng iba pang mga bagay sa kalangitan. Kung sa- 
salungatin ng isang tao ang mga pisikal na batas, 
agad siyang daranas ng masasaklap na resulta ng 
gayong pagkilos. Sa katulad na paraan, ang mga ba- 
tas ng Diyos hinggil sa moral ay di-mababago at 
hindi maaaring lusutan o labagin nang ligtas sa 
anumang parusa. Ang mga ito ay tiyak na ipatutu- 
pad gaya ng Kaniyang mga batas sa kalikasan, ba- 
gaman maaaring hindi agad-agad na inilalapat ang 
kaparusahan. “Ang Diyos ay hindi isa na malilibak. 
Sapagkat anuman ang inihahasik ng isang tao, ito 
rin ang kaniyang aanihin. ”---Gal 6:7, 1Ti 5:24. 


Bago ibinigay ni Jehova ang kaniyang 
kautusan sa Israel, paano nalalaman ng 
mga tao kung ano ang kalooban ng 
Diyos para sa kanila? 


Bagaman lumago ang kasamaan sa gitna ng ka- 
ramihan ng mga inapo ni Adan mula noong maghi- 
magsik siya hanggang noong Baha, mayroon na- 
mang ilang taong tapat na “patuloy na lumakad na 
kasama ng tunay na Diyos.” (Gen 5:22-24: 6:9: Heb 
11:4-7) Ang tanging espesipikong mga utos na na- 
katalang ibinigay ng Diyos sa gayong mga tao ay 
ang mga tagubilin kay Noe may kaugnayan sa arka. 
Sinunod ni Noe nang walang pasubali ang mga ito. 
(Gen 6:13-22) Gayunpaman, noon ay may mga si- 
mulain at mga saligan upang pumatnubay sa tapat 
na mga tao sa kanilang 'paglakad na kasama ng tu- 
nay na Diyos.” 

Alam nila ang saganang pagkabukas-palad ng 
Diyos nang paglaanan niya ang tao sa Eden, nakita 


TAGAPAGBIGAY -KAUTUSAN 


nila ang katibayan ng kawalang-pag-iimbot at mai- 
biging pagmamalasakit ng Diyos. Alam nila na sa 
pasimula pa lamang ay umiiral na ang simulain ng 
pagkaulo, anupat ang Diyos ang ulo ng lalaki at ang 
lalaki naman ang ulo ng babae. Alam nila na may 
gawaing iniatas ang Diyos sa tao at na ikinababaha- 
la Niya ang wastong pangangalaga sa mga bagay 
na ibinigay Niya sa tao upang gamitin nila at mag- 
dulot sa kanila ng kasiyahan. Alam nila na ang sek- 
suwal na pagtatalik ay dapat na sa pagitan lamang 
ng lalaki at babae at na dapat itong gawin sa loob la- 
mang ng kaugnayang pangmag-asawa, at na kani- 
lang “iiwan ang ama at ang ina upang bumuo ng 
isang namamalaging pagsasama sa halip na pansa- 
mantala lamang (gaya sa kaso ng pakikiapid). Mula 
sa utos ng Diyos may kinalaman sa paggamit sa 
mga punungkahoy sa hardin ng Eden at partikular 
na sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at 
masama, mauunawaan nila ang simulain ng karapa- 
tan sa pagmamay-ari at ang paggalang dito. Batid 
nila ang masasamang resulta ng unang kasinunga- 
lingan. Alam nila na sinang-ayunan ng Diyos ang 
paraan ng pagsamba ni Abel, na hindi sinang- 
ayunan ng Diyos ang inggit at poot ni Cain sa kani- 
yang kapatid, at na pinarusahan ng Diyos si Cain 
dahil sa pagpaslang niya kay Abel.---Gen 1:26-4:16. 

Dahil dito, kahit walang karagdagang espesipi- 
kong mga kapahayagan, utos, o batas mula sa Diyos, 
mapagbabatayan nila ang mga simulain at mga sa- 
ligang ito upang pumatnubay sa kanila sa naiiba 
ngunit kahawig na mga situwasyon na maaaring 
bumangon. Maraming siglo pagkaraan nito, ganito 
minalas ni Jesus at ng kaniyang mga apostol ang 
mga pangyayari bago ang Baha. (Mat 19:3-9: Ju 
8:43-47: 1Ti 2:11-14, 1Ju 3:11, 12) Ang kautusan ay 
nangangahulugang isang tuntunin ng pagkilos. Sa 
pamamagitan ng mga salita at mga pagkilos ng 
Diyos, maaari nilang malaman noon ang ilang ba- 
gay tungkol sa kaniyang daan, sa kaniyang mga pa- 
mantayan, at ito ang tuntunin ng pagkilos, o kautu- 
san, na dapat nilang sundin. Sa paggawa nito, sila ay 
'patuloy na makalalakad na kasama ng tunay na 
Diyos.” Ang mga hindi gumagawa nito ay nagkaka- 
sala, anupat 'sumasala sa marka, kahit walang ko- 
digo ng kautusan na hahatol sa kanila. 

Pagkatapos ng Baha, nagbigay ang Diyos kay Noe 
ng isang kautusan na dapat tuparin ng buong sang- 
katauhan, anupat ipinahintulot nito ang pagkain ng 
karne ngunit ipinagbawal ang pagkain ng dugo, at 
binigkas Niya ang simulain ng kaparusahang kama- 
tayan para sa pagpaslang. (Gen 9:1-6) Di-katagalan 
pagkaraan ng Baha, ang mga lalaking gaya nina 
Abraham, Isaac, Jacob, at Jose ay nagpakita ng tu- 
nay na pagkabahala sa daan ng Diyos, sa kaniyang 
tuntunin ng pagkilos. (Gen 18:17-19: 39:7-9: Exo 
3:6) Bagaman nagbigay ang Diyos ng espesipikong 


1224 


mga utos sa mga taong tapat (Gen 26:5), gaya ng 
batas sa pagtutuli, walang ulat na nagbigay siya sa 
kanila ng isang detalyadong kodigo ng kautusan na 
dapat nilang tuparin. (Ihambing ang Deu 5:1-3.) 
Gayunpaman, naging patnubay nila noon hindi la- 
mang ang mga simulain at mga panuntunan noong 
panahon bago ang Baha kundi gayundin ang karag- 
dagang mga simulain at mga panuntunan na maa- 
aring hanguin mula sa kaniyang mga pananalita at 
mga pakikitungo sa sangkatauhan noong panahon 
pagkaraan ng Baha. 

Kaya bagaman hindi nagbigay ang Diyos ng isang 
detalyadong kodigo ng kautusan, gaya ng ibinigay 
niya nang dakong huli sa mga Israelita, sa paanu- 
man ay maaaring matiyak noon ng mga tao kung 
ano ang tama at maling paggawi. Halimbawa, hindi 
pa espesipikong hinahatulan noon ang idolatriya sa 
pamamagitan ng isang ipinahayag na kautusan. Ga- 
yunpaman, gaya ng ipinakikita ng apostol na si Pab- 
lo, hindi maipagdadahilan ang gayong gawain ya- 
mang ang “di-nakikitang mga katangian [ng Diyos] 
ay malinaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng 
sanlibutan, sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa 
pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging 
ang kaniyang walang-hanggang kapangyarihan at 
pagka-Diyos.” Ang pagpapakundangan at pag-uukol 
ng “sagradong paglilingkod sa nilalang sa halip na sa 
Isa na lumalang” ay salungat sa matinong panga- 
ngatuwiran. Ang mga sumusunod sa gayong landa- 
sin ng kawalang-isip ay maaaring lumihis sa kalau- 
nan patungo sa iba pang likong gawain, gaya ng 
homoseksuwalidad, anupat pinapalitan ang “likas na 
gamit ng kanilang sarili tungo sa isa na salungat sa 
kalikasan.” Muli, bagaman walang ibinigay na espe- 
sipikong kautusan, maliwanag na ang gayong gawa- 
in ay salungat sa daan ng Diyos na Maylalang, gaya 
ng ipinakikita ng mismong kayarian ng lalaki at ba- 
bae. Yamang ang tao ay orihinal na ginawa ayon 
sa larawan ng Diyos, mayroon siyang sapat na tali- 
no upang maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya 
naman mananagot siya sa harap ng Diyos kung sa- 
salungat siya sa daan ng Diyos, nagkakasala siya, 
anupat 'sumasala sa marka, kahit walang espesipi- 
ko at ipinahayag na kautusan na hahatol sa kaniya 
ng pagkakasala.---Ro 1:18-27: ihambing ang Ro 5: 13. 

Ang tipang Kautusan. Bago pa man ang Pag- 
alis mula sa Ehipto, si Jehova na ang naging Taga- 
pagbigay-Batas ng kaniyang bayang Israel. (Exo 
12:1, 14-20, 13:10) Ngunit ang isang namumukod- 
tanging halimbawa ng pagganap niya bilang Taga- 
pagbigay-Kautusan ng isang bansa ay ang pagtata- 
tag niya ng tipang Kautusan. Sa kauna-unahang 
pagkakataon, nagkaroon ng isang kalipunan ng mga 
kautusan sa anyong kodigo na umuugit sa bawat as- 
pekto ng buhay. Dahil sa tipang ito na nagbukod sa 


1225 


Israel bilang isang bayan, isang bansa na panta- 
nging pag-aari Niya, namukod-tangi ang Israel sa 
lahat ng iba pang mga bansa.--Exo 31:16, 17, Deu 
4:8: Aw 78:5; 147:19, 20. 

Sa isang makahulang mensahe na patiunang nag- 
hahayag ng pagliligtas ni Jehova, sinabi ng prope- 
tang si Isaias: “Si Jehova ang ating Hukom, si Je- 
hova ang ating Tagapagbigay-batas [“tagapaglagda 
ng kautusan,” AS, “tagapagbigay-kautusan,” Dy, Le, 
Yg], si Jehova ang ating Hari: siya ang magliligtas 
sa atin.” (Isa 33:22) Samakatuwid, sa Israel, si Jeho- 
va ang may-hawak ng kapangyarihang panghuku- 
man, pambatasan, at tagapagpaganap, sama-sama 
sa kaniya ang tatlong sangay ng pamahalaan. Sa 
gayon, binigyang-katiyakan ng hula ni Isaias na ang 
bansa ay lubusang ipagtatanggol at papatnubayan, 
sapagkat itinampok nito na si Jehova ang Sobera- 
nong Tagapamahala sa ganap na diwa. 

Nang ilarawan ni Isaias si Jehova bilang ang Ta- 
gapagbigay-Batas, o Tagapagbigay-Kautusan, ng Is- 
rael, ginamit niya ang isang anyo ng terminong 
Hebreo na cha-qaq”, na literal na nangangahulu- 
gang “iukit” o “itala.” Sa pagtalakay sa salitang iyon, 
ipinaliwanag ng Hebreong leksikon ni W. Gesenius: 
“Yamang ang pagsulat ng mga utos at mga batas 
sa pampublikong mga tapyas at mga bantayog ay 
tungkulin ng tagapagbigay-kautusan, ipinahihiwa- 
tig din nito na may kapangyarihan siyang magpala- 
bas ng mga utos.” (A Hebrew and English Lexicon of 
the Old Testament, isinalin ni E. Robinson, 1836, 
p. 366) Isinalin ng mga tagapagsalin ng Bibliya ang 
salitang iyon bilang “tagapagbigay-kautusan,” “ta- 
gapamahala,” at “kumandante.” (Gen 49:10, Deu 
33:21, Huk 5:14, Aw 60:7: 108:8; ihambing ang AT, 
KJ, NW, RS, Yg.) Samakatuwid, ang salin na “Taga- 
pagbigay-batas” ay kaayon ng isang diwa ng sali- 
tang Hebreong iyon, at naglalaan ito ng angkop na 
pagkakaiba at pagiging ganap sa Isaias 33:22, kung 
saan ang salitang iyon ay kasama ng mga salitang 
“Hukom” at “Hari” sa iisang pangungusap. 

Hindi nagbigay ang Diyos ng gayon kadetalya- 
dong kautusan sa alinpamang bansa o bayan. Ga- 
yunpaman, orihinal na nilalang ng Diyos ang tao 
ayon sa katuwiran at sinangkapan Niya ito ng bud- 
hi. Sa kabila ng likas na di-kasakdalan ng taong nag- 
kakasala at ng pagiging nakahilig niya na magkasa- 
la, may katibayan pa rin na ginawa siya ayon sa 
larawan at wangis ng kaniyang Maylalang at na 
mayroon siyang budhi. Kaya naman maging ang 
mga bansang di-Israelita ay bumuo ng ilang tuntu- 
nin ng pagkilos at hudisyal na batas na sa paanuman 
ay nagpapabanaag ng matuwid na mga simulain ng 
Diyos. 

Inilarawan ito ng apostol na si Pablo nang sabihin 
niya: “Bilang halimbawa, ang lahat ng mga nagka- 


TAGAPAGBIGAY-KAUTUSAN 


sala nang walang kautusan [samakatuwid nga, ang 
kautusang ibinigay ng Diyos sa kaniyang bayan] ay 
malilipol din nang walang kautusan, ngunit ang la- 
hat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan ay 
hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat 
hindi ang mga tagapakinig sa kautusan ang siyang 
matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang mga tagatu- 
pad ng kautusan ang ipahahayag na matuwid. Sa- 
pagkat kailanma't ang mga tao ng mga bansa na 
walang kautusan ay likas na gumagawa ng mga ba- 
gay na nasa kautusan, ang mga taong ito, bagaman 
walang kautusan, ay kautusan sa kanilang sarili. Sila 
mismo ang nagpapakita na ang diwa ng kautusan 
ay nakasulat sa kanilang mga puso, samantalang 
ang kanilang budhi ay nagpapatotoong kasama nila 
at, sa pagitan ng kanilang sariling mga kaisipan, 
sila ay inaakusahan o ipinagdadahilan pa nga.” (Ro 
2:12-15) Sa gayon, ang mga bansang iyon, bagaman 
hindi dinala sa isang legal na kaugnayan sa Diyos, 
ay hindi maituturing na walang kasalanan kundi 
“sumala sa marka” ng sakdal na mga pamantayan ni 
Jehova.--Ihambing ang Ro 3:9. 

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tipang Kautu- 
san sa Israel, nilinaw ng Diyos na ang lahat ng mga 
tao ay nagkakasala, hindi lamang ang idolatrosong 
mga pagano kundi pati ang mga Israelita. Mariin ni- 
tong ipinadama sa mga Israelita na sa maraming 
paraan ay hindi nila naaabot ang sakdal na mga pa- 
mantayan. Ito ay “upang ang bawat bibig ay mati- 
kom at ang buong sanlibutan ay managot sa Diyos 
ukol sa kaparusahan . . . sapagkat ang tumpak na 
kaalaman tungkol sa kasalanan ay sa pamamagitan 
ng kautusan.” (Ro 3:19, 20) Bagaman ang isang Is- 
raelita ay malaya mula sa idolatriya, umiiwas sa 
dugo, at hindi nagkakasala ng pagpaslang, ipinaha- 
hayag pa rin siya ng tipang Kautusan bilang nagka- 
sala. Ito ay dahil espesipikong tinukoy ng tipang 
Kautusan ang maraming pagkilos, at pati mga salo- 
obin, bilang makasalanan. Kaya naman, si Pablo, na 
sa wari'y minamalas ang kaniyang sarili na buhay 
na sa mga balakang ng kaniyang mga ninuno bago 
ibinigay ang Kautusan, ay nagsabi: “Ang totoo ay 
hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi da- 
hil sa Kautusan, at, halimbawa, hindi ko sana naki- 
lala ang kaimbutan kung hindi sinabi ng Kautusan: 
“Huwag kang mag-iimbot.' . . . Sa katunayan, ako ay 
dating buhay nang hiwalay sa kautusan: ngunit 
nang dumating ang utos, ang kasalanan ay muling 
nabuhay, ngunit ako ay namatay.”---Ro 7:7-9. 

Iba Pang mga Tagapagbigay-Kautusan. Nang 
dumating sa lupa ang Anak ng Diyos, kinilala niya si 
Jehova bilang ang kaniyang Tagapagbigay-Kautusan 
at Diyos. Bilang isang Judio, si Jesus mismo ay ipina- 
nganak sa ilalim ng tipang Kautusan at may obligas- 
yong tuparin ito nang lubusan. (Gal 4:4, 5) Pagkata- 
pos, siya naman ang nagbigay ng mga kautusan sa 


TAGAPAGBIGAY -KAUTUSAN 


kaniyang mga tagasunod, kapuwa kapag nagsasalita 
siya sa kanila at sa pamamagitan ng banal na espiri- 
tu na gumana sa kaniyang mga tagasunod na sumu- 
lat ng Kristiyanong Kasulatan. Sa kabuuan, ang mga 
kautusang ito ay tinatawag na “ang kautusan ng 
Kristo.” (Gal 6:2, Ju 15:10-15: 1Co 9:21) Inuugitan ng 
kautusang ito ang “Israel ng Diyos,” ang kaniyang es- 
pirituwal na “bansa.” (Gal 6:16: 1Pe 2:9) Gayunman, 
hindi kay Kristo nagmula ang mga kautusang ito 
kundi tinanggap niya ang mga ito mula sa dakilang 
Tagapagbigay-Kautusan, si Jehova.--Ju 14: 10. 

Si Moises. Bagaman paulit-ulit na binabanggit 
ng Bibliya ang “kautusan ni Moises” (Jos 8:31, 32; 
1Ha 2:3; 2Cr 23:18: 30:16), kinikilala rin nito na si 
Jehova ang aktuwal na Tagapagbigay-Kautusan at 
na ginamit lamang Niya si Moises bilang kasangka- 
pan at kinatawan sa pagbibigay ng Kautusan sa Is- 
rael. (2Cr 34:14) Maging ang mga anghel ay nakiba- 
hagi upang katawanin ang Diyos sa bagay na ito, 
sapagkat ang Kautusan ay “inihatid ng mga anghel 
sa pamamagitan ng kamay ng isang tagapamagi- 
tan.” Gayunpaman, yamang si Moises ang inatasan 
ni Jehova bilang tagapamagitan ng tipan sa pagi- 
tan ng Diyos at ng Israel, tinutukoy siya na para 
bang siya ang tagapagbigay-kautusan.--Gal 3:19; 
Heb 2:2. 

Mga tagapamahalang tao bilang mga taga- 
pagbigay-kautusan. Hindi ang Diyos ang nag- 
tatag ng mga pamahalaan ng tao sa sanlibutan ni 
siya man ang nagbigay ng kanilang awtoridad, ngu- 
nit pinahintulutan niya silang umiral at kaniyang 
inaalis sila at pinahihintulutang lumitaw ang iba na- 
mang mga pamahalaan kung angkop sa kaniyang 
layunin. (Deu 32:8, Dan 4:35, 5:26-31, Gaw 17:26, 
Ro 13:1) Ang ilan sa mga tagapamahalang ito ay na- 
ging mga tagapagbigay-kautusan sa kanilang bansa, 
estado, o komunidad. Ngunit ang kanilang mga ka- 
utusan at mga batas ay wasto lamang kung nakasa- 
lig sa at kasuwato ng kautusan ng Dakilang Taga- 
pagbigay-Kautusan, ang Diyos na Jehova. Sinabi ng 
bantog na huristang taga-Britanya na si Sir William 
Blackstone may kinalaman sa batas ng Diyos na 
umuugit sa mga bagay sa kalikasan: “May bisa ito sa 
buong globo, sa lahat ng mga bansa, at sa lahat ng 
panahon: walang batas ng tao ang makabuluhan, 
kung salungat dito, at hinalaw naman niyaong mga 
[batas na] makabuluhan ang buong puwersa ng mga 
ito, at ang buong awtoridad ng mga ito, di-tuwiran 
o tuwiran, mula sa orihinal na ito.” Gayundin, “Sa 
dalawang pundasyong ito, ang batas ng kalikasan 
at ang batas ng pagsisiwalat [masusumpungan la- 
mang sa Banal na Kasulatan], ay nakasalalay ang la- 
hat ng batas ng tao, samakatuwid nga, hindi da- 
pat pahintulutang salungatin ng mga batas ng tao 
ang mga ito.”---Chadman's Cyclopedia of Law, 1912, 


1226 


Tomo I, p. 89, 91, ihambing ang Mat 22:21, Gaw 
5:29. 

Sa kongregasyong Kristiyano. Sumulat ang 
kapatid sa ina ni Jesus na si Santiago sa ilang Kristi- 
yano na nagiging mapagmapuri, mapaghambog, at 
mapamintas sa kanilang mga kapatid na Kristiyano, 
anupat sinabi niya: “Tigilan ninyo ang pagsasalita 
nang laban sa isa't isa, mga kapatid. Siya na nagsa- 
salita nang laban sa isang kapatid o humahatol sa 
kaniyang kapatid ay nagsasalita nang laban sa kau- 
tusan at humahatol sa kautusan. Ngayon kung hina- 
hatulan mo ang kautusan, ikaw ay hindi isang taga- 
tupad ng kautusan kundi isang hukom. May Isa na 
tagapagbigay-kautusan [sa Gr., no-mo-the'tes] at hu- 
kom, siya na may kakayahang magligtas at pumuk- 
sa. Ngunit ikaw, sino ka para humatol sa iyong ka- 
puwa?” Pagkatapos ay tinukoy ni Santiago yaong 
mga nagyayabang tungkol sa kanilang mga gaga- 
win sa hinaharap, na para bang hindi sila maa- 
apektuhan ng anumang pangyayari, sa halip na 
magsabi, “Kung loloobin ni Jehova.” (San 4:11-16) 
Binanggit ni Santiago ang “makaharing kautusan,” 
“Tibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.” 
(San 2:8) Dahil hindi nagpamalas ng pag-ibig sa ka- 
nilang kapuwa ang mga Kristiyanong ito, anupat 
nagsasalita pa laban sa kaniya, sa diwa ay tumatayo 
sila bilang mga hukom ng kautusan ng Diyos, bilang 
mga tagapagbigay-kautusan o mga mambabatas. 

Sa kaniyang liham sa mga taga-Roma, nagbigay 
ang apostol na si Pablo ng kahawig na payo may ki- 
nalaman sa ilan na humahatol sa iba salig sa mga 
bagay na gaya ng kung ano ang kanilang kinakain at 
iniinom: “Sino ka upang humatol sa tagapaglingkod 
sa bahay ng iba? Sa kaniyang sariling panginoon ay 
tumatayo siya o nabubuwal. Tunay nga, siya ay pa- 
tatayuin, sapagkat mapatatayo siya ni Jehova.”---Ro 
14:4. 

Sa liwanag ng mga nabanggit, paano maaaring 
malasin ang mga tagubilin ni Pablo may kinalaman 
sa isang malubhang kaso ng pakikiapid sa kongre- 
gasyon sa Corinto? Sinabi niya: “Ako mismo, baga- 
man wala riyan sa katawan ngunit naririyan sa 
espiritu, ay talagang humatol na, na para bang na- 
ririyan ako, sa taong gumawa ng ganitong bagay ... 
Hindi ba ninyo hinahatulan yaong mga nasa loob, 
samantalang ang Diyos ang humahatol sa mga nasa 
labas? “Alisin ninyo ang taong balakyot mula sa git- 
na ninyo.”” Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa 
paghatol sa mga bagay-bagay sa buhay na ito at 
tungkol sa mga “nilagay nila bilang mga hukom' 
para sa kanilang sarili.--1Co 5:1-3, 12, 13; 6:3, 4; 
ihambing ang Ju 7:24. 

Palibhasa'y pinagkalooban siya ng awtoridad bi- 
lang isang apostol ni Jesu-Kristo, naging pana- 
nagutan ni Pablo ang kalinisan at kapakanan ng 


1227 


mga kongregasyon (2Co 1:1, 11:28), kaya sinulatan 
niya yaong mga inatasan ng lupong tagapamahala 
na humawak ng awtoridad sa kongregasyon. (Gaw 
14:23: 16:4, 5: 1Ti 3:1-13, 5:22) Pananagutan nilang 
ingatan ang mabuting katayuan ng kongregasyon, 
ang kadalisayan nito sa paningin ng Diyos. Ang 
mga lalaking ito, sa pag-upo nila upang humatol sa 
nabanggit na kaso, na isang lantaran at tahasang 
paglabag sa kautusan ng Diyos, ay hindi tumatayo 
bilang mga hukom ng kautusan ng Diyos, ni guma- 
gawa man sila ng mga kautusan ayon sa kanilang 
kalooban. Hindi nila lalampasan ang mga hangga- 
nan ng bigay-Diyos na kautusan. Kikilos sila ayon 
sa kautusang ibinigay ng dakilang Tagapagbigay- 
Batas, anupat tutuligsain ang pakikiapid bilang ma- 
rumi. Ang mga nagsasagawa ng gayong karumihan 
ay hindi makapapasok sa Kaharian ng Diyos, ayon 
sa kautusan ng Diyos. (1Co 6:9, 10) Hindi sila kara- 
pat-dapat na manatiling kaugnay ng kongregasyon 
ni Kristo. Magkagayunman, ang mga lalaking may 
pananagutan sa kalinisan ng kongregasyon, itiniti- 
walag man nila ang mga taong marurumi, ay hindi 
naglalapat ng parusa na mismong ang Diyos na Ta- 
gapagbigay-Kautusan ang maglalapat doon sa mga 
ayaw magsisi at nagpapatuloy sa pagsunod sa ga- 
yong landasin, samakatuwid nga, ang parusang ka- 
matayan.---Ro 1:24-27, 32. 

Itinatawag-pansin din ni Pablo sa mga Kristiyano 
na “ang mga banal ang hahatol sa sanlibutan” at na 
“hahatol tayo sa mga anghel.” Dito ay nagsasalita 
siya, hindi tungkol sa kasalukuyang panahon, kundi 
tungkol sa hinaharap, kapag yaong mga naghahari 
sa Kaharian kasama ni Kristo ay maglilingkod bi- 
lang makalangit na mga hukom, anupat magpapa- 
tupad ng kautusan ng Diyos at maglalapat ng ka- 
hatulan sa mga balakyot.--1Co 6:1-3: Apo 20:6, 
ihambing ang 1Co 4:8. 

Ang pagpapala ni Moises kay Gad. Nang 
pagpalain ni Moises ang mga tribo ng Israel noong 
malapit na siyang mamatay, “tungkol kay Gad ay 
sinabi niya: ‘Pinagpala ang nagpapalawak ng mga 
hangganan ni Gad. .. . At kukunin niya [ni Gad] ang 
unang bahagi para sa kaniyang sarili, sapagkat doon 
nakalaan ang takdang bahagi ng isang tagapagbi- 
gay-batas.'” (Deu 33:20, 21) Ang paggamit na ito sa 
terminong “tagapagbigay-batas” ay maaaring may 
ganitong kahulugan: Karamihan sa mga tribo ay 
inatasan ng mana sa pamamagitan ng palabunutan, 
sa ilalim ng pangangasiwa ni Josue at ni Eleazar na 
mataas na saserdote. Ngunit, di-kalaunan pagkata- 
pos ng pagkatalo ng mga Midianita, hiniling ng tri- 
bo ni Gad, kasama ng Ruben, ang lupain sa S ng 
Ilog Jordan. Yamang nagkaroon ng maraming ala- 
gang hayop ang mga tribong ito, angkop na angkop 
sa kanila ang lupaing iyon. Malugod na pinakinggan 


TAGAPAGBILANGGO 


ni Moises ang kanilang kahilingan at ipinagkaloob 
niya sa kanila ang bahaging ito ng lupain. (Bil 32:1- 
5, 20-22, 28) Sa gayon, ang kanilang bahagi ay “tak- 
dang bahagi ng isang tagapagbigay-batas,” si Moi- 
ses, na tagapagbigay-kautusan sa Israel. 


TAGAPAGBILANGGO. Ang tagapag-ingat 
sa mga taong inakusahan ng paglabag sa batas, 
isang tagapagbantay ng bilangguan. Sa Kasulatan, 
dalawang salitang Griego ang isinasalin bilang taga- 
pagbilanggo: ang ba-sa-ni'stes, nangangahulugang 
“tagapagpahirap,” at ang dessmo-phy lax, tambalan 
ng de-smos' (panali, pangaw) at phylax (bantay). 

Kadalasan, ang mga bilanggo ay may-kalupitang 
pinahihirapan ng mga tagapagbilanggo, kaya na- 
man tinawag silang ba-sa-nistes. Halimbawa, kung 
minsan ay itinatapon sa bilangguan ang mga may 
utang dahil sa hindi nila pagbabayad. Doon ay ma- 
aari silang hagupitin at pahirapan ng tagapagbi- 
langgo, at hindi sila palalayain, gaya ng sinabi ni Je- 
sus, hanggang sa “mabayaran [nila] ang huling 
barya na napakaliit ang halaga.” (Mat 5:25, 26) Ito 
rin ang punto ng ilustrasyon ni Jesus tungkol sa wa- 
lang-awang alipin. Nang malaman ng panginoon 
ang ginawa ng alipin niyang walang utang na loob, 
kaniyang “dinala siya sa mga tagapagbilanggo [ba- 
sa-nistais'|, hanggang sa mabayaran niyang lahat 
ang pagkakautang. —Mat 18:34, 35; ihambing ang 
Apo 14:11, kung saan ang salitang “pahirap” ay isi- 
nalin mula sa basa:nismou’. 

Ayon sa kaugaliang Romano, kapag nakatakas 
ang mga bilanggo, ang mga tagapagbilanggo ang 
tatanggap ng parusang dapat ipataw sa mga takas. 
Kaya naman nang palayain ng isang anghel si Pe- 
dro mula sa bilangguan, mababasa natin na “siniya- 
sat [ni Herodes] ang mga bantay at iniutos na dal- 
hin sila upang maparusahan.”--Gaw 12:19. 

Sa Filipos, kinaladkad sina Pablo at Silas sa harap 
ng mga mahistrado sibil, na nag-utos naman na 
hampasin sila ng mga pamalo, at “pagkatapos nila 
silang hampasin nang maraming ulit, itinapon nila 
sila sa bilangguan, na iniuutos sa tagapagbilanggo 
[desmo-phy laki] na bantayan silang mabuti. Dahil 
tumanggap siya ng gayong utos, itinapon niya sila 
sa loobang bilangguan at ipiniit sa mga pangawan 
ang kanilang mga paa.” (Gaw 16:22-24) Pagkatapos, 
nang kalagitnaan ng gabi, nabuksan ang lahat ng 
mga pinto ng bilangguan dahil sa isang malakas na 
lindol. Kaya naman inakala ng tagapagbilanggo na 
nakatakas ang mga bilanggo, at nang mapagtanto 
niya ang matinding kaparusahang ilalapat sa kani- 
ya dahil dito, magpapakamatay na sana siya noon 
nang sabihan siya ni Pablo na silang lahat ay naro- 
roon. Ang mga pangyayaring ito, pati na ang mga 
tagubilin ni Pablo, ay naging dahilan upang ma- 
nampalataya ang tagapagbilanggong ito, at siya at 


TAGAPAGDALA NG BALUTI 


ang kaniyang sambahayan ay naging bautisadong 
mga mananampalataya.---Gaw 16:25-36. 


TAGAPAGDALA NG BALUTI. Isang taga- 
paglingkod sa militar na tagabuhat ng baluti at mga 
sandata ng isang hari o isang lider, nananatili sa tabi 
niya sa panahon ng panganib, at sumusunod sa anu- 
mang ipag-utos niya. Ang “tagapagdala ng baluti” ay 
isinalin mula sa pananalitang Hebreo na no-se” ke- 
lim” literal na nangangahulugang “isa na nagdadala 
ng baluti o mga sandata.” (1Sa 14:6, ihambing ang 
1Sa 14:1.) Maaaring ang tagapagdala ng baluti ng 
isang prominenteng mandirigma ang utusang pu- 
matay sa mga kalabang nasugatan ng mandirig- 
mang iyon. (1Sa 14:13) Ang mga tagapaglingkod na 
ito ay pinipili mula sa magigiting na kawal, at mali- 
wanag na ang ilan ay naging napakatapat sa kani- 
lang mga kumandante.-- 1Sa 14:6, 7: 31:5. 

Nang masugatan si Abimelec nang malubha, inu- 
tusan niya ang tagapaglingkod na nagdadala ng ka- 
niyang mga sandata na patayin siya upang huwag 
sabihin, “Isang babae ang nakapatay sa kaniya.” 
(Huk 9:52-54) Dating naglingkod si David bilang ta- 
gapagdala ng baluti ni Haring Saul. (1Sa 16:21) Ang 
isa pang naging tagapagdala ng baluti ni Saul ay tu- 
mangging pumatay sa naghihingalong tagapama- 
halang iyon at nagpatiwakal kasunod ni Saul. (1Sa 
31:3-6) Nagkaroon din ng mga tagapagdala ng balu- 
ti sina Jonatan at Joab (1Sa 14:6-14, 2Sa 18:15, 
23:37, 1Cr 11:39) at ang pangunahing mga mandi- 
rigma ng iba't ibang sinaunang bansa, gaya ng hi- 
ganteng Filisteo na si Goliat.-- 1Sa 17:7, 41. 


TAGAPAGDALISAY. 
LISAY, TAGAPAGDALISAY. 


TAGAPAGHIGANTI NG DUGO. Sa He- 
breo, ang pananalitang ito ay govel’ had:dam!. Ang 
salitang Hebreo na govel’ (na ikinakapit sa isang ta- 
gapaghiganti ng dugo) ay isang pandiwari ng ga-'al, 
nangangahulugang “tubusin: bawiin.” (Exo 15:13, 
Aw 69:18, Lev 25:25: Isa 43:1, Aw 72:14) Sa kautu- 
sang Hebreo, ang terminong ito ay tumutukoy sa 
pinakamalapit na kamag-anak na lalaki na may pa- 
nanagutang ipaghiganti ang dugo niyaong napatay. 
(Bil 35:19) Ang terminong govel’ ay tumutukoy rin 
sa isang kamag-anak na may karapatang tumubos. 
--Lev 25:48, 49: Ru 2:20, tlb sa Rbi8, tingnan ang 
PAGTUBOS, MANUNUBOS. 

Ang paghihiganti para sa dugo ng napatay ay sa- 
lig sa utos may kinalaman sa kabanalan ng dugo at 
ng buhay ng tao. Ibinigay ang utos na ito kay Noe 
at dito'y ipinahayag ni Jehova: “Ang inyong dugo ng 
inyong mga kaluluwa ay sisingilin ko . . . mula sa ka- 
may ng bawat isa na kaniyang kapatid, ay sisingilin 
ko ang kaluluwa ng tao. Sinumang magbububo ng 


Tingnan ang PAGDADA- 


1228 


dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay ibububo ang 
kaniyang sariling dugo, sapagkat ayon sa larawan 
ng Diyos ay ginawa niya ang tao.” (Gen 9:5, 6) Ang 
isang tahasang mamamaslang ay papatayin ng “ta- 
gapaghiganti ng dugo,” at hindi dapat tumanggap 
ng pantubos para sa gayong mamamaslang.--Bil 
35:19-21, 31. 

Sa takdang panahon, titiyakin ni Jehova na ang wa- 
lang-salang dugo ng lahat ng kaniyang tapat na mga 
lingkod ay maipaghihiganti.---Deu 32:43: Apo 6:9-11. 

Nililinaw ng matuwid na mga kautusan ni Jehova 
ang pagkakaiba ng sinadya at ng di-sinasadyang 
pagpatay. Para sa di-sinasadyang pagpatay, maibi- 
ging inilaan ang mga kanlungang lunsod upang 
ang mga nakapatay nang di-sinasadya ay maipag- 
sanggalang mula sa mga tagapaghiganti ng dugo. 
(Bil 35:6-29: Deu 19:2-13: Jos 20:2-9) Gayundin, 
may itinatag na mga legal na hukuman na didinig 
sa mga kasong may kinalaman sa pagkakasala sa 
dugo.--Deu 17:8, 9: 2Cr 19:10. 


TAGAPAGHILAGPOS. Isang tao na nagha- 
hagis ng mga suligi mula sa isang panghilag- 
pos. Kadalasan, ang panghilagpos ay isang maikling 
strap na tinupi, hinahawakan sa magkabilang dulo 
at pinaiikot. Mula roon, isang suligi, gaya ng isang 
bato, ang humahagis nang napakabilis kapag biniti- 
wan ang isang dulo ng strap. 

Noong sinaunang mga panahon, mahalagang ba- 
hagi ng hukbong militar ang mga tagapaghilagpos 
ng mga bato. Ang tribo ni Benjamin ay may 700 pi- 
niling lalaki, bawat isa ay “nagpapahilagpos ng mga 
bato anupat gabuhok man ay hindi sumasala.” (Huk 
20:15, 16) Binabanggit ng mga Targum na ang mga 
Kereteo at mga Peleteo na kabilang sa mga mandi- 
rigma ni David ay mga ekspertong tagapaghilagpos. 
Naging mahalagang bahagi ng hukbong militar ni 
Haring Uzias ang mga tagapaghilagpos. (2Cr 26:13, 
14) Gaya ng pinatototohanan ng mga bantayog, si 
Senakerib ay may isang kalipunan ng mga tagapag- 
hilagpos sa hukbong Asiryano. Nagkaroon din ng 
katulad na mga dibisyon ang mga hukbong pandig- 
ma ng mga Ehipsiyo, mga Siryano, mga Persiano, 
mga taga-Sicilia, at iba pa. Sa hukbong Romano, ang 
mga tagapaghilagpos ay kabilang sa auxilia. Hang- 
gang noong unang siglo C.E., inilahad ni Josephus 
na nakikipagtagisan ang mga Judiong tagapaghi- 
lagpos sa mga tagapaghilagpos ng mga hukbong 
Romano.---Jewish Antiquities, XVII, 259 (x, 2): The 
Jewish War, II, 422, 423 (xvii, 5): IV, 14, 15 (i, 3). 

Sa sinaunang mga hukbo, kadalasang ang mga 
tagapaghilagpos ay isang dibisyon lamang ng mga 
kawal na naglalakad. Ang mga mamamana, na ka- 
tambal ng mga tagapaghilagpos, at isang mas mali- 
it na bilang ng mga maninibat ang bumubuo sa 
isang impanterya. Kapag tinawag sa unahan upang 


1229 


pasimulan ang isang sagupaan o upang pigilan ang 
pag-abante ng kaaway, ang mga tagapaghilagpos 
ay dumaraan sa pagitan ng mga kawal mula sa liku- 
ran. Kung minsan naman ay nagpapahilagpos sila 
mula sa likuran, anupat pinalalampas ang mga su- 
ligi sa ibabaw ng mga ulo ng mga maninibat. Ang 
mga tagapaghilagpos ay lalong kapaki-pakinabang 
bilang mga mandirigma kapag sumasalakay sa mga 
lunsod na may pader. Kayang pabagsakin ng kani- 
lang mga bato, na pinahahagis mula sa ibaba, ang 
kaaway na nasa ibabaw ng mga pader o patamaan 
ang mga inaasinta na nasa loob ng lunsod. (2Ha 
3:25) Nang pasimulang gamitin ang mga kasangka- 
pang pangubkob at mga toreng pansalakay, pinaki- 
nabangan ng mga tagapaghilagpos ang matataas na 
tuntungan ng mga ito. 

Ang isang bentaha ng tagapaghilagpos kung iha- 
hambing sa nakabaluti na humahawak ng tabak 
o maninibat ay ang bisa niya kahit mula sa mala- 
yo. Inaangkin na kaya nilang magpahilagpos nang 
hanggang 122 m (400 piye), at mas malayo pa kung 
mga bolitas na tingga ang kanilang gagamitin. 

Ang Paggamit ni David ng Panghilagpos. 
Malaking panahon at pagsasanay ang kailangan 
upang maging isang bihasa at makaranasang taga- 
paghilagpos. Nalilinang ng mga kabataang lalaking 
pastol na nag-aalaga at nag-iingat sa mga kawan la- 
ban sa mababangis na maninilang hayop ang kina- 
kailangang kasanayan dito. Nadama ng kabataang 
pastol na si David na mas nasasandatahan siya kung 
gagamitin niya ang kaniyang panghilagpos kaysa 
kung isusuot niya ang mabigat na baluti ni Saul. 
Ngunit walang alinlangang hindi siya makatatayo 
sa harap ni Goliat kung wala siyang pananampala- 
taya kay Jehova at lakas na nagmula sa Kaniya. Na- 
kasalig ang kalalabasan ng labanan, hindi sa husay 
ng mga sandata o sa kasanayan, kundi kay Jehova, 
na siyang sumuporta kay David. Gaya ng isinigaw 
ni David kay Goliat: “Ako ay pumaparito sa iyo tag- 
lay ang pangalan ni Jehova ng mga hukbo, ... na 
iyong tinuya. ... At malalaman ng buong kongrega- 
syong ito na hindi sa pamamagitan ng tabak ni sa 
pamamagitan man ng sibat nagliligtas si Jehova, 
sapagkat kay Jehova ang pagbabaka.” Isang bato 
mula sa panghilagpos ni David, walang alinlangang 
ginabayan at binigyan ni Jehova ng di-pangkarani- 
wang puwersa, ang bumaon sa noo ni Goliat, anupat 
napabagsak ito upang ‘talagang mapatay ito” ni Da- 
vid sa pamamagitan ng tabak mismo ni Goliat. 
--1Sa 17:38-51. 


TAGAPAGLABA. Noong panahon ng Bibliya, 
isang tao na naglalaba ng maruruming damit at, 
gayundin, nagpoproseso ng bagong tela sa pama- 
magitan ng pagbi-bleach at pagpapaurong nito at 
pag-aalis ng mga langis mula rito upang maihanda 


TAGAPAGLABA 


para sa pagtitina. Sa Hebreo, maliwanag na ang ter- 
mino para rito ay mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “yurakan,” samakatuwid nga, labhan 
sa pamamagitan ng pagyapak ng mga paa upang 
matanggal ang dumi. (Mal 3:2; tingnan ang PALILI- 
GO, PAGHUHUGAS.) Ang salitang Griego para sa “taga- 
paglinis ng damit” (gnapheus) ay nauugnay sa 
gna'phos (prickly teasel; suklay na pang-alis ng bu- 
hol) at tumutukoy sa isang tao na nagpoproseso ng 
bagong tela o naglalaba at nagkukuskos ng narum- 
hang mga kasuutan. 

Noong sinaunang mga panahon, malamang na 
napapuputi nang husto ng mga tagapaglinis ng da- 
mit ang kanilang mga kasuutan sa pamamagitan ng 
paglalaba at pagbi-bleach. Gayunman, noong inila- 
larawan niya ang walang-katulad na kaputian ng 
mga kasuutan ni Jesus sa tagpo ng pagbabagong- 
anyo, sinabi ni Marcos: “Ang kaniyang mga pan- 
labas na kasuutan ay kuminang, lalong higit na 
maputi kaysa sa magagawang pagpapaputi ng sinu- 
mang tagapaglinis ng damit sa ibabaw ng lupa.” 
--Mar 9:3. 

Sosa. Sa Hebreo, ang salita para sa sosa [sa In- 
gles, alkali] ay nether, isang carbonate ng soda at 
tinatawag ding natron. Sa Ingles, tinagurian itong 
“mineral alkali, “upang ipakitang naiiba ito sa “vege- 
table alkali.” Ang natron ay isang katutubong uri ng 
kemikal na iyon, anupat ang mga komersiyal na uri 
niyaon ay kilala bilang soda ash at sal soda. Sa Ka- 
wikaan 25:20, ipinahihiwatig na bumubula ito ka- 
pag hinaluan ng mahinang asido. Bagaman sa ilang 
salin ay tinatawag itong “niter,” hindi ito dapat ipag- 
kamali sa makabagong niter (nitre), tinatawag ding 
saltpeter o salitre, na maaaring alinman sa potassi- 
um o sodium nitrate. 

Sa ganang sarili nito o bilang isang pangunahing 
sangkap ng sabon, ang sosang ito ay napakabisang 
panlinis. Pinatitindi ng bagay na ito ang puwersa ng 
mga salita ni Jehova hinggil sa kalubhaan ng pagka- 
makasalanan ng Israel: “Kahit hugasan mo ng sosa 
at kumuha ka man ng maraming lihiya, ang iyong 
kamalian ay tiyak na magiging mantsa sa harap ko.” 
--Jer 2:22. 

Sa sinaunang daigdig, may ilang pinagkukunan 
ng suplay ng sosang ito, gaya ng mga lawa o mga 
deposito sa Sirya, India, Ehipto, at sa kahabaan ng 
timog-silangang mga baybayin ng Dagat na Patay. 
Bukod sa gamit nito bilang panlinis, iniuulat na gi- 
namit ito ng mga Ehipsiyo at ng iba pa bilang pang- 
halili sa yeast sa paggawa ng tinapay at bilang pam- 
palambot kapag naglalaga ng karne: inihalo rin nila 
ito sa suka bilang gamot sa sakit ng ngipin, at gina- 
mit nila ito sa pag-eembalsamo. 

Lihiya. Ang salitang Hebreo na borith, isina- 
salin bilang “lihiya” (sa Ingles, lye; sa ilang salin, 


TAGAPAGLAPAT 


“sabon"), ay tumutukoy sa isang vegetable alkali na 
naiiba sa ne'ther, ang tinaguriang mineral alkali. 
Magkaiba ang mga ito hindi dahil sa kemikal na 
komposisyon kundi, sa halip, dahil magkaiba ang 
mga pinagkukunan ng suplay ng mga ito. Sa Jere- 
mias 2:22, ang mga salitang ito ay kapuwa lumili- 
taw sa iisang talata. May kinalaman sa kemikal na 
komposisyon ng mga ito, ang lihiya noong panahon 
ng Bibliya ay sodium carbonate o potassium car- 
bonate, depende kung ang pananim na pinagkunan 
ng abo ay tumubo sa maasin na lupa malapit sa da- 
gat o tumubo sa loobang lupain. Ang mga kemikal 
na nasa abo ay inihihiwalay sa pamamagitan ng 
leaching o pagsala sa pamamagitan ng tubig. Ang 
lihiyang ito ay naiiba sa makabagong-panahong 
kemikal na tinatawag na C'lihiya,” ang nakapapa- 
song potassium hydroxide. Noon, ang lihiya ng ta- 
gapaglaba ay ginagamit hindi lamang para sa pag- 
lilinis ng mga damit (Mal 3:2) kundi para rin sa 
pagtunaw ng mga metal na gaya ng tingga at pi- 
lak.--Isa 1:25. 

Abong Panlinis. Sa Job 9:30, ang salitang He- 
breo na bor ay isinasalin bilang “abong panlinis” 
(NW), “sabon” (Yg), “lihiya” (AT). Doon ay bina- 
banggit na ginagamit ito sa paglilinis ng mga ka- 
may. Ipinapalagay na ang panlinis na ito ay alin- 
man sa potassium carbonate o sodium carbonate. 
Ang potash, na pangalan nito sa Ingles, ay hinango 
sa paraan ng paggawa rito: una, ang abo [ash] ng 
kahoy ay sinasala sa pamamagitan ng tubig upang 
matangay ang lihiya, pagkatapos, ang likidong iyon 
ay pinakukuluan sa mga palayok [pot] hanggang sa 
matuyuan ng tubig. 


TAGAPAGLAPAT. Tingnan ang PAGLALAPAT, 
TAGAPAGLAPAT. 
TAGAPAGLIGTAS. Isa na nag-iingat o hu- 


mahango sa iba mula sa panganib o pagkapuksa. Si 
Jehova ay tinutukoy bilang ang pangunahing Taga- 
pagligtas, ang tanging Pinagmumulan ng kaligta- 
san. (Isa 43:11, 45:21) Paulit-ulit siyang naging Ta- 
gapagligtas at Manunubos ng Israel. (Aw 106:8, 10, 
21: Isa 43:3, 45:15: Jer 14:8) Hindi lamang ang ban- 
sa ang iniligtas niya kundi maging ang mga indibi- 
duwal na naglilingkod sa kaniya. (2Sa 22:1-3) Kada- 
lasan ay nagliligtas siya noon sa pamamagitan ng 
mga lalaking inatasan niya bilang mga tagapaglig- 
tas. (Ne 9:27) Noong kapanahunan ng mga Hukom, 
ang piniling mga tagapagligtas na ito ay binigyan 
ng Diyos ng kapangyarihang hanguin ang Israel 
mula sa paniniil ng mga banyaga. (Huk 2:16, 3: 
9, 15) Habang buhay pa ang hukom, naglilingkod 
siya upang panatilihin ang Israel sa tamang daan, 
at nagdulot ito sa kanila ng kaginhawahan mula sa 
kanilang mga kaaway. (Huk 2:18) Noong narito sa 


1230 


lupa si Jesus, si Jehova ang kaniyang Tagapagligtas, 
na sumusuporta at nagpapalakas sa kaniya upang 
manatili siyang tapat sa kabila ng mahihirap na 
pagsubok.---Heb 5:7: Aw 28:8. 

Bukod sa pagiging Tagapagligtas, si Jehova ay 
“Manunubos” din. (Isa 49:26, 60:16) Tinubos niya 
noon ang kaniyang bayang Israel mula sa pagkabi- 
hag. Upang mahango ang mga Kristiyano mula sa 
pagkaalipin sa kasalanan, tinutubos niya sila sa pa- 
mamagitan ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo 
(1Ju 4:14), na inilaan ni Jehova ukol sa kaligtasan at 
itinaas bilang ang “Punong Ahente at Tagapaglig- 
tas.” (Gaw 5:31) Dahil dito, si Jesu-Kristo ay was- 
tong tawagin na “ating Tagapagligtas,” bagaman isi- 
nasagawa niya ang pagliligtas bilang kinatawan ni 
Jehova. (Tit 1:4, 2Pe 1:11) Ang pangalang Jesus, na 
ibinigay sa Anak ng Diyos ayon sa tagubilin ng ang- 
hel, ay nangangahulugang “Si Jehova ay Kaligta- 
san,” sapagkat, sinabi ng anghel, “ililigtas niya ang 
kaniyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.” 
(Mat 1:21, Luc 1:31) Itinatawag-pansin ng panga- 
lang ito na si Jehova ang Pinagmumulan ng kaligta- 
san, na isinasagawa naman sa pamamagitan ni Je- 
sus. Ito ang dahilan kung bakit ang Ama at ang 
Anak ay parehong tinutukoy na naglalaan ng kalig- 
tasan.--Tit 2:11-13, 3:4-6. 

Inilalaan ni Jehova ang kaligtasan sa pamamagi- 
tan ni Jesu-Kristo para sa “lahat ng uri ng tao.” (1Ti 
4:10) Inililigtas niya sila sa kasalanan at kamatayan 
(Ro 8:2), sa Babilonyang Dakila (Apo 18:2, 4), sa 
sanlibutang ito na kontrolado ni Satanas (Ju 17:16, 
Col 1:13), at sa pagkapuksa at walang-hanggang ka- 
matayan (Apo 7:14-17: 21:3, 4). Sa Apocalipsis 7: 
9, 10, “isang malaking pulutong” ang nagsasabing 
utang nila sa Diyos at sa Kordero ang kaligtasan. 

Ang haing pantubos ang saligan ukol sa kaligtasan, 
at bilang Hari at walang-hanggang Mataas na Saser- 
dote, si Kristo Jesus ay may awtoridad at kapangya- 
rihan na “iligtas nang lubusan yaong mga lumalapit 
sa Diyos sa pamamagitan niya.” (Heb 7:23-25, Apo 
19:16) Siya “ang tagapagligtas ng katawang ito,” tu- 
mutukoy sa kongregasyon ng kaniyang mga pinahi- 
rang tagasunod, at gayundin ng lahat ng nananam- 
palataya sa kaniya.---Efe 5:23: 1Ju 4:14: Ju 3:16, 17. 


TAGAPAGMANA. Tingnan ang MANA. 


TAGAPAGPALIT NG SALAPI. Isang tao 
na ang hanapbuhay ay magpalit ng salapi o palitan 
ang mga barya ng mga baryang iba ang denomina- 
syon. Sa bawat transaksiyon, ang tagapagpalit ng 
salapi ay tumatanggap ng isang takdang halaga bi- 
lang singil. Kaya naman ang salitang Griego na kol- 
ly-bistes’ (tagapagpalit ng salapi) ay nagmula sa 
terminong kol'ly-bos, isang maliit na baryang ibina- 
bayad bilang komisyon sa pagpapalit ng salapi. Ang 


1231 


salitang Griego na ker-marti:stes” (mangangalakal ng 
salapi o tagapagpalit ng barya) sa Juan 2:14 ay na- 
uugnay sa ker'ma, isinaling “barya” sa sumunod na 
talata. Sa Judiong Mishnah, binabanggit ang iba 
pang mga serbisyong ginagampanan ng mga taga- 
pagpalit ng salapi, gaya ng pag-iingat ng salapi 
para sa iba at ang pagbabayad ng suweldo kapag 
ang isa ay nagpakita ng kasulatan para sa pagbaba- 
yad ng salapi.---Bava Mezia 3:11, 9:12. 

Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
ang taunang buwis sa templo ay dalawang drakma 
(isang didrakma). (Mat 17:24) Habang ang mga Ju- 
dio mula sa malalayo at nakapangalat na mga lupa- 
in ay pumaparoon sa Jerusalem para sa pagdiri- 
wang ng Paskuwa at binabayaran nila ang buwis na 
ito noon, maaaring kinailangan ang mga serbisyo 
ng mga tagapagpalit ng salapi upang ang mga ban- 
yagang salapi ay mapalitan ng salaping tinatanggap 
bilang pambayad ng buwis sa templo, kung hindi 
man pambili na rin ng mga hayop na ihahain at ng 
iba pang mga bagay. Ayon sa Mishnah (Shekalim 
1:3), kapag ika-15 ng Adar, o mga isang buwan bago 
ang Paskuwa, ang mga tagapagpalit ng salapi ay 
nagbubukas ng kanilang negosyo sa mga probinsi- 
ya. Ngunit kapag ika-25 ng Adar, kung kailan nag- 
daratingan sa Jerusalem ang mga Judio at mga 
proselita mula sa maraming iba pang mga lupain, 
pumupuwesto na ang mga tagapagpalit ng salapi sa 
may lugar ng templo. 

Doon nga sa templo, sa dalawang pagkakataon, 
itiniwarik ni Jesu-Kristo ang mga mesa ng mga ta- 
gapagpalit ng salapi at hinatulan niya sila dahil gi- 
nawa nilang “bahay ng pangangalakal" o “yungib ng 
mga magnanakaw” ang templo. (Ju 2:13-16, Mat 
21:12, 13, Mar 11:15-17) Maaaring ipinahihiwatig 
nito na itinuring ni Jesus na napakataas ng singil ng 
mga tagapagpalit ng salapi. May kinalaman dito, ka- 
pansin-pansin na may mga pagkakataong napakala- 
ki ng kinikita sa pagbebenta ng mga hayop na iha- 
hain. Inilalahad ng Mishnah na may panahon noon 
na ang halaga ng isang pares na kalapati ay isang 
ginintuang denar (25 pilak na denar). Dahil dito, na- 
ipahayag ni Simeon na anak ni Gamaliel: “Sa harap 
ng Templong ito! Hindi ko palilipasin ang gabing ito 
hangga't hindi nagiging isang [pilak na] denar na la- 
mang ang halaga ng mga iyon.” Nang mismong 
araw na iyon, ibinaba nang husto ang halaga ng 
mga iyon.---Keritot 1:7 (isinalin ni H. Danby). 


TAGAPAGPAUNA [sa Ingles, forerunner]. Ang 
isa na nagpapauna upang maghanda para sa pagda- 
ting ng iba. Maaaring kasama rito ang paggagalugad 
at paniniktik, paghahawan ng daan, paghahayag at 
pagbibigay-alam tungkol sa pagdating ng isang iyon, 
o pagpapakita sa iba ng daan upang makasunod sila. 
Kadalasan, bagaman hindi sa lahat ng pagkakataon, 


TAGAPAGTALA 


ang tagapagpauna ay nakabababa kaysa sa isa na 
dumarating. 

Kaugalian noon sa Silangan na magpauna ang 
mga mananakbo sa maharlikang karo upang ihan- 
da at ianunsiyo ang pagdating ng hari at upang tu- 
lungan siya sa iba pang mga bagay. (1Sa 8:11) Bi- 
lang paggaya sa gayong maharlikang dignidad at 
upang magdagdag ng karangalan sa kani-kanilang 
paghihimagsik at magtinging may pagsang-ayon 
ang mga ito, naglagay si Absalom at si Adonias ng 
50 mananakbo sa unahan ng sarili niang mga 
karo.--2Sa 15:1, 1Ha 1:5, tingnan ang MANANAKBO, 
MGA. 

Ang totoo, si Juan na Tagapagbautismo ang taga- 
pagpauna ni Kristo bilang katuparan ng Isaias 40:3 
at Malakias 3:1 at 4:5, 6: “May humihiyaw sa ilang: 
“Hawanin ninyo ang daan ni Jehova . . . Tuwirin nin- 
yo... ang lansangang-bayan.”” “Isinusugo ko ang 
aking mensahero, at hahawanin niya ang daan sa 
harap ko.” Kaya naman dahil sa patiunang paghaha- 
yag ni Juan, napukaw ang mga tao na asahan, ha- 
napin, at hintayin si Jesus, upang, bilang tugon, 
sila ay makinig, magparangal, at sumunod sa kani- 
ya. (Mat 3:1-12, 11:7, 10, 14, Mar 9:11-13, Luc 1:13- 
17, 76: Ju 1:35-37) Sa katulad na paraan, nagsugo 
noon ng mga mensahero sa unahan ni Jesus, at pu- 
masok ang mga ito sa isang nayon ng mga Samari- 
tano “upang maghanda para sa kaniya.”---Luc 9:52. 

Gayunman, si Jesus mismo ang tinutukoy ng kai- 
sa-isang talata ng Kasulatan na gumamit ng sali- 
tang “tagapagpauna.” (Heb 6:19, 20) Hindi siya isang 
tagapagpauna sa diwa na mas mababa siya kaysa sa 
mga sumunod sa kaniya. Sa halip, siya ang unang 
pumasok sa makalangit na kaluwalhatian, anupat bi- 
nuksan at inihanda niya ang daan para sa ma- 
kalangit na kongregasyon ng mga sumusunod sa 
kaniyang yapak. (Ju 14:2, 3) Kaya naman may kata- 
pangan sila ukol sa paglapit sa Diyos sa pamamagi- 
tan ng daan na pinasinayaan ng kanilang Tagapag- 
pauna.---Heb 10:19-22. 


TAGAPAGSALIN. Tingnan ang PAKAHULUGAN, 
PAGPAPAKAHULUGAN. 


TAGAPAGTALA. Isang opisyal na may ma- 
bigat na pananagutan sa maharlikang korte ng Isra- 
el. Ang titulong ito ay isinalin mula sa isang anyo 
ng salitang Hebreo na za-khar” (alalahanin) at literal 
na nangangahulugang “tagapagpaalaala.” (2Sa 8:16, 
tlb sa Rbi8) Hindi binabanggit sa Bibliya ang kani- 
yang mga tungkulin, ngunit waring siya ang opi- 
syal na mananalaysay ng kaharian, na naglalaan ng 
impormasyon sa hari tungkol sa mga pangyayari sa 
kaharian at nagpapaalaala rin dito ng mahahala- 
gang bagay na dapat nitong bigyang-pansin, anu- 
pat nagpapayo tungkol sa mga ito. 


TAGAPAGTALA NG LUNSOD 


Kung minsan, kinakatawanan ng tagapagtala ang 
hari sa mahahalagang bagay na pambansa. Si Joa 
na anak ni Asap ay isa sa mga opisyal ni Haring He- 
zekias na lumabas upang makipag-usap sa Asirya- 
nong si Rabsases nang pagbantaan nito ang Jerusa- 
lem. (2Ha 18:18, 37) Isa pang tagapagtala, si Joa na 
anak ni Joahaz, ang nangasiwa naman may kaugna- 
yan sa pagkukumpuni ng templo. (2Cr 34:8) Mayro- 
on ding isang tagapagtala na binabanggit sa nasa 
mga korte ni David at ni Solomon.---2Sa 8: 16, 20:24, 
1Ha 4:3: tingnan ang TAGAPAGTALA NG LUNSOD. 


TAGAPAGTALA NG LUNSOD. Sa pama- 
halaang munisipal ng malayang mga lunsod ng 
Asia Minor na nasa ilalim ng Imperyo ng Roma, ang 
tagapagtala ng lunsod (sa Gr., gram-mateus” sa 
Ingles, city recorder) ang pinakamahalagang opis- 
yal ng bayan. Lumilitaw na inihahalal siya ng bayan 
sa kaniyang katungkulan at nagsisilbi bilang pa- 
ngunahing miyembro ng pamahalaang munisipal. 
Sa paanuman ay maaari natin siyang ihambing sa 
isang makabagong-panahong alkalde, gaya ng ilang 
pagkakasalin sa terminong ito. Dahil dito, malaki 
ang kaniyang impluwensiya sa mga bagay-bagay sa 
lunsod, at ang kaniyang marangal na katungkulan 
ay mas higit na iginagalang ng bayan kaysa sa ipi- 
nahihiwatig ng salitang “kawani” o “kawani ng ba- 
yan,” gaya ng ginamit sa ilang salin ng Bibliya sa 
Gawa 19:35, kung saan ang salitang gram-ma-teus' 
ay lumilitaw sa isang tagpo at diwa na naiiba sa ka- 
raniwang paggamit sa salitang ito kapag ikinakapit 
sa mga eskribang Judio. Ang impluwensiya ng ta- 
gapagtala ng lunsod ay makikita sa paraan ng pag- 
papatahimik ng opisyal na ito sa Efeso sa mga 
mang-uumog na nagtipon laban kay Pablo at sa ka- 
niyang mga kasamahan.---Gaw 19:35-41. 

Tuwirang nakikipag-ugnayan ang tagapagtala ng 
lunsod sa proconsul ng probinsiya at naglilingkod 
siya bilang tagapag-ugnay sa pagitan ng pamahala- 
ang lunsod at ng pangasiwaan ng probinsiya ng 
Roma na ang isa sa mga sentro ay Efeso. Dahil dito, 
ang tagapagtala ay maaaring gumanap bilang taga- 
pamagitan sa kapangyarihan ng mga Romanong 
awtoridad at sa mga taong-bayan ng lunsod. Sa 
mga lunsod ng Asia, ang tagapagtala ng lunsod ang 
nanagot sa mga Romanong awtoridad sa pagpapa- 
tupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan sa 
loob ng kaniyang nasasakupan. Sa paanuman, maa- 
aring ito ang dahilan kung bakit nabahala ang taga- 
pagtala ng lunsod nang sulsulan ng mga panday- 
pilak na taga-Efeso ang mga taong-bayan sa Efeso 
dahil sa pangangaral na isinagawa ng apostol na si 
Pablo. Isang magulong karamihan ang nabuo, isang 
ilegal na pagtitipon sa dulaan. Posibleng maparata- 
ngan sila ng sedisyon, gaya ng itinawag-pansin ng 
tagapagtala ng lunsod sa mga taong-bayan. Natakot 


1232 


siya na baka personal siyang papanagutin ng mga 
Romano. 


TAGAPAGTAYO, GUSALI. Ang pandiwang 
“magtayo” ay nangangahulugang gumawa ng isang 
bagay o istraktura sa pamamagitan ng mga mater- 
yales. Ang salitang Hebreo para sa “magtayo” ay 
banah’. Dito nanggaling ang bin-yan”' (“gusali”, Eze 
41:12), miv-neh’ (“kayarian”: Eze 40:2), at tavinith' 
(“parisan” [Exo 25:40], “kawangis” [Deu 4:16], “arki- 
tektural na plano” [1Cr 28:11]). Sa karaniwang Grie- 
go, ang pandiwa para sa “magtayo” ay oi-ko-do-me0, 
ang kaugnay na pangngalan na oi-ko-do-me' ay na- 
ngangahulugang “gusali.”---Mat 16:18, 1Co 3:9. 

Bilang Maylalang ng lahat ng bagay, ang Diyos na 
Jehova ang pinakamahusay na Tagapagtayo. (Heb 
3:4: Job 38:4-6) Ang Logos (Salita), na naging si 
Jesu-Kristo, ang Dalubhasang Manggagawa na gi- 
namit Niya nang lalangin Niya ang lahat ng bagay. 
(Ju 1:1-3, Col 1:13-16, Kaw 8:30) Ang tao ay walang 
kakayahang lumalang kundi nagtatayo lamang siya 
sa pamamagitan ng mga materyales na umiiral na. 
Sa pasimula pa lamang ng kasaysayan ng tao, na- 
malas na sa kaniya ang kakayahang magplano, gu- 
mawa ng mga kasangkapan, at magtayo, na itina- 
nim sa kaniyang isip nang siya ay lalangin.---Gen 
1:26; 4:20-22. 

Si Cain, na unang anak nina Adan at Eva, ang 
unang taong binanggit sa Bibliya na nagtayo ng 
isang lunsod, anupat tinawag niya iyon ayon sa pa- 
ngalan ng kaniyang anak na si Enoc. (Gen 4:17) 
Isang arka naman ang itinayo ni Noe, anupat ang 
parisan ay ibinigay sa kaniya ni Jehova. (Gen 6:13, 
14) Si Nimrod, “isang makapangyarihang manga- 
ngaso na salansang kay Jehova,” ay naging taga- 
pagtayo ng ilang lunsod, samakatuwid nga, ang 
Babel, Erec, Acad, Calne, gayundin ang Nineve, Re- 
hobot-Ir, Cala, at Resen.---Gen 10:9-12. 

Noong nasa pagkaalipin sa Ehipto ang mga Israe- 
lita, nagtayo sila ng mga lunsod bilang mga imba- 
kang dako para kay Paraon, samakatuwid ay ang Pi- 
tom at ang Raamses. (Exo 1:11) Nang akayin sila ni 
Jehova sa Lupang Pangako, nadatnan nila roon ang 
mga lunsod na itinayo ng mga Canaanitang tuma- 
tahan sa mga ito. Marami sa mga lunsod na ito, pati 
ang mga bahay na naroroon, ang kinuha at ginamit 
ng mga Israelita.--Deu 6:10, 11. 

Sa ilang, pinangasiwaan ni Moises ang pagtatayo 
ng tabernakulo at ang paggawa ng lahat ng mga ka- 
gamitan nito, anupat inilaan ng Diyos ang parisan 
ng mga ito. (Exo 25:9) Nanguna sa paggawa at pag- 
tatayo ng iba't ibang bahagi nito sina Bezalel at 
Oholiab, na ang mga kakayahan ay higit pang pina- 
talas ng banal na espiritu ng Diyos upang matapos 
ang gawain ayon sa mismong iniutos ng Diyos kay 
Moises.---Exo 25:40, 35:30-36:1. 


1233 


Pagkatapos na makuha ni David sa mga Jebusita 
ang lunsod ng Jerusalem, marami siyang isinaga- 
wang pagtatayo roon, kasama na rito ang isang ba- 
hay para sa kaniyang sarili. (2Sa 5:9-11) Naging 
isang bantog na tagapagtayo ang kaniyang anak na 
si Solomon, anupat ang templo ni Jehova ang na- 
ging pangunahing proyekto nito. Ang mga arkitek- 
tural na plano para sa templong ito ay ibinigay kay 
David sa pamamagitan ng pagkasi. (1Cr 28:11, 12) 
Si David ang nagtipon ng karamihan sa mga mater- 
yales na ginamit sa pagtatayo ng templo, ang ginto, 
pilak, tanso, bakal, mga troso, mga bato, at mahaha- 
lagang bato, na iniabuloy ng taong-bayan at, nag- 
mula rin sa sariling pondo ni David. (1Cr 22:14-16, 
29:2-8) Si Hiram, hari ng Tiro, ay nakitungo kay So- 
lomon gaya ng pakikitungo niya kay David sa pama- 
magitan ng paglalaan ng mga materyales, partiku- 
lar na, mga tablang sedro at enebro, at pati ng 
maraming manggagawa. (1Ha 5:7-10, 18, 2Cr 2:3) 
Nagsugo rin si Haring Hiram ng isang lalaki na nag- 
ngangalang Hiram (Hiram-abi), anak ng isang lala- 
king taga-Tiro at ng isang babaing Israelita, isang 
napakadalubhasang manggagawa sa ginto, pilak, 
tanso, bakal, mga bato, mga tabla, at mga kayo. 
— 1Ha 7:13, 14: 2Cr 2:13, 14. 

Nagpatayo rin si Solomon ng iba pang malalaking 
proyekto, kasama na rito ang isang bahay para sa 
kaniyang sarili, gayundin ang Bahay ng Kagubatan 
ng Lebanon, ang Beranda ng mga Haligi, at ang Be- 
randa ng Trono. Inabot ng 20 taon ang pagtatayo ng 
templo at ng iba pang mga gusaling pampamahala- 
an. (1Ha 6:1, 7:1, 2, 6, 7: 9:10) Pagkatapos nito, pina- 
simulan ni Solomon ang isang pambuong-bansang 
programa ng pagtatayo, anupat kasama sa mga iti- 
nayo niya ang Gezer at ang Mababang Bet-horon, 
ang Baalat at ang Tamar sa ilang, pati ang mga im- 
bakang lunsod, mga lunsod ng karo, at mga lunsod 
para sa mga mangangabayo. (1Ha 9:17-19) Sa mga 
paghuhukay sa Palestina, partikular na sa Hazor, 
Megido, at Gezer, may natuklasang mga pintuang- 
daan at mga kuta ng mga lunsod na iniuugnay ng 
mga arkeologo kay Solomon. 

Sa mga hari ng Israel at Juda, namukod-tangi ang 
anak ni Solomon na si Rehoboam bilang tagapagta- 
yo. Kabilang sa mga ginawa niya ay ang muling 
pagtatayo ng Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-zur, Soco, 
Adulam, Gat, Maresa, Zip, Adoraim, Lakis, Azeka, 
Zora, Aijalon, at Hebron. Pinatibay rin ni Rehoboam 
ang mga nakukutaang dako at pinaglaanan niya ang 
mga ito ng mga panustos. (2Cr 11:5-11) Ang iba 
pang mga tagapagtayo ay si Haring Baasa ng Isra- 
el, anupat ‘pinasimulan niyang itayo ang Rama’; si 
Haring Asa ng Juda, na nagtayo ng Geba na nasa 
Benjamin at ng Mizpa: si Hiel na taga-Bethel, na na- 
matayan ng dalawang anak dahil itinayo niyang 
muli ang mga guho ng Jerico---si Abiram na kani- 


TAGAPAGTAYO, GUSALI 


yang panganay ay namatay noong ilatag niya ang 
pundasyon nito at si Segub na kaniyang bunso ay 
namatay naman noong ilagay niya ang mga pin- 
to nito--gaya ng inihula ni Josue (1Ha 15:17, 22; 
16:34: Jos 6:26): at si Haring Ahab ng Israel, na nag- 
tayo ng isang bahay na garing, bukod pa sa ilang 
lunsod (1Ha 22:39). 

Maraming itinayo si Haring Uzias ng Juda. (2Cr 
26:9, 10) Nagpamalas si Uzias ng kadalubhasaan sa 
militar nang patibayin niya ang Jerusalem sa pama- 
magitan ng “mga makinang pandigma, na likha ng 
mga inhinyero.” (2Cr 26:15) Sa mga eksena ng mga 
relyebe sa pader na doo'y inilalarawan ang pagsala- 
kay ni Senakerib sa Lakis, makikita ang pantanging 
mga uri ng kuta sa mga tore, na iniuugnay ng mga 
arkeologo kay Uzias. 

Napakarami ring itinayo ni Jotam. (2Cr 27:3, 4) 
Pinatibay naman nang husto ni Hezekias ang Jeru- 
salem, anupat humukay siya ng isang paagusan ng 
tubig mula sa bukal ng Gihon upang makapagpada- 
loy ng tubig sa loob ng lunsod. (2Cr 32:2-5, 30) Ma- 
kikita pa rin ng mga bumibisita sa Jerusalem ang 
paagusang ito ng tubig. 

Pagkatapos ng pagkatapon, naglakbay si Zeruba- 
bel mula sa Babilonya kasama ang mga 50,000 lala- 
ki at pinasimulan niya ang muling pagtatayo ng 
templo ni Jehova sa Jerusalem. Natapos ito no- 
ong Marso 6 ng 515 B.C.E. Nang maglaon, noong 
455 B.C.E., pumaroon si Nehemias mula sa Susan 
upang muling itayo ang pader ng lunsod.---Ezr 2:1, 
2, 64, 65: 6:15; Ne 6:1, 7:1. 

Pangunahing nakilala si Haring Nabucodonosor 
ng Babilonya dahil sa kaniyang mga tagumpay sa 
militar. Gayunpaman, isa siyang mahusay na taga- 
pagtayo. Sa Babilonya, marami siyang itinayong 
templo para sa huwad na mga diyos. Isa rin siyang 
kilalang tagapagtayo ng mga gawang pambayan. 
Ang mga inskripsiyon niya ay hindi tungkol sa ka- 
niyang mga tagumpay sa militar kundi may kaug- 
nayan sa kaniyang mga proyektong pagtatayo, ka- 
bilang na rito ang mga templo, mga palasyo, mga 
lansangan, mga dike, at mga pader. Ang Babilo- 
nya ay ginawa niyang kamangha-manghang lunsod 
ng sinaunang daigdig, at sa buong Babilonia, wa- 
lang istraktura ang kahambing ng bantog na Hang- 
ing Gardens na itinayo ni Haring Nabucodonosor 
upang maibsan ang pananabik ng kaniyang rey- 
nang taga-Media sa sarili nitong bayan. Ibinilang 
ang harding iyon sa pitong kamangha-manghang 
gawa ng sinaunang daigdig. 

Muling itinayo ni Haring Herodes na Dakila ang 
ikalawang templo ni Jehova sa Jerusalem. Palib- 
hasa'y walang tiwala sa kaniya ang mga Judio, 
napilitan siyang mag-ipon muna ng mga mater- 
yales; pagkatapos ay unti-unti niyang giniba ang 


TAGAPAGTURO 


ikalawang templo habang itinatayo niya ang bagong 
templo. Dahil wala silang tiwala kay Herodes at 
ayaw nila sa kaniya, hindi ito itinuring ng mga Ju- 
dio bilang ang ikatlong templo, bagaman gayon ang 
kadalasang pagtukoy rito ng iba. Pagsapit ng taóng 
30 C.E., 46 na taon na ang nagugugol sa muling 
pagtatayo sa lugar ng templo (Ju 2:20), at nagpatu- 
loy pa ito nang maraming taon. Nagtayo rin si He- 
rodes ng isang artipisyal na daungang lunsod, ang 
Cesarea, at muli niyang itinayo ang Samaria at 
nagsagawa siya ng iba pang malalaking proyek- 
tong pagtatayo sa loob ng Palestina at gayundin sa 
ibang mga lupain. 

Noong naririto si Jesus sa lupa, ang hanapbuhay 
niya ay may kaugnayan sa pagtatayo, anupat tinu- 
tukoy siya bilang isang “karpintero.”---Mar 6:3. 

Noong panahon ng Bibliya, ang mga materyales 
na ginagamit sa pagtatayo ay lupa, iba't ibang uri 
ng kahoy, bato, mahahalagang bato, mga metal, 
mga kayo, palitada, argamasa, at bitumen. Ginamit 
din ang kalburong gawa sa apog, gayundin ang mga 
pangkulay na pampalamuti sa kahoy, at mga tina 
para sa mga kayo. Kung minsan, ang mga laryo ay 
pinipintahan o pinapahiran ng enamel.---Tingnan 
ang LARYO. 

Bumabanggit ang Bibliya ng maraming kasang- 
kapan at instrumento sa pagtatayo, kabilang na rito 
ang palakol (Deu 19:5), martilyo (Huk 4:21), martil- 
yong pampanday, palihan, mga pako (Isa 41:7), la- 
gari (Isa 10:15), lagaring para sa bato (1Ha 7:9), pisi 
o lubid na panukat (Zac 1:16: 2:1), panukat na tam- 
bo (Eze 40:3, Apo 21:15), hulog (Am 7:7, 8; Zac 4:9, 
10), kasangkapang pangnibel (2Ha 21:13, Isa 28:17), 
pait (Exo 20:25: Isa 44:13), kompas (Isa 44:13), da- 
ras (Isa 44:12, Jer 10:3), at timbangan (Isa 40:12). 

Makasagisag na Paggamit. Ang kongregas- 
yong Kristiyano ay itinuturing na isang bahay 
o templo na itinayo sa ibabaw ng pundasyon ng 
mga apostol at mga propeta, anupat si Kristo Jesus 
ang pundasyong batong-panulok. Tinatawag itong 
“gusali ng Diyos,” “isang dakong tatahanan ng Diyos 
sa espiritu.” (1Co 3:9: Efe 2:20-22) Ikinapit ni Jesus 
ang katuparan ng Awit 118:22 sa kaniyang sarili, na 
siya ang “bato” na itinakwil ng mga Judiong lider ng 
relihiyon at ng kanilang mga tagasunod, na “mga 
tagapagtayo" naman. (Mat 21:42: Luc 20:17, Gaw 
4:11, 1Pe 2:7) Ang indibiduwal na mga miyembro 
ng kongregasyon ay tinutukoy bilang “mga batong 
buhay.” (1Pe 2:5) Ang niluwalhating kongregasyon, 
na kilala rin bilang ang kasintahang babae ni Jesu- 
Kristo, ay inilalarawan bilang isang lunsod, ang Ba- 
gong Jerusalem.---Apo 21:2, 9-21. 

Inihalintulad ni Jesus ang kaniyang mga tagapaki- 
nig sa dalawang uri ng tagapagtayo, ang isa ay 
nagtayo ng kaniyang personalidad at paraan ng pa- 


1234 


mumuhay sa ibabaw ng batong-limpak ng pagka- 
masunurin kay Kristo at, dahil dito, nakatagal siya sa 
mga bagyo ng pagsalansang at kapighatian. Ang isa 
naman, palibhasa'y nagtayo sa buhanginan, ay hin- 
di nakatagal nang dumating ang panggigipit. (Mat 
7:24-27) Tinatalakay rin ng apostol na si Pablo, isang 
“tagapangasiwa ng mga gawain,” ang pagtatayo ng 
Kristiyanong mga personalidad sa iba. (1Co 3:10-15) 
Noong isang pagkakataon, sinabi ni Jesus sa mga Ju- 
dio: “Gibain ninyo ang templong ito, at sa tatlong 
araw ay itatayo ko ito.” (Ju 2:19) Inakala ng mga Ju- 
dio na ang templo ni Herodes ang tinutukoy niya, gi- 
namit nila ito laban sa kaniya noong nililitis siya, 
anupat sinabi ng mga sumaksi laban sa kaniya: “Na- 
rinig naming sinabi niya, Ibabagsak ko ang tem- 
plong ito na ginawa ng mga kamay at sa tatlong 
araw ay magtatayo ako ng iba na hindi ginawa ng 
mga kamay.” (Mar 14:58) Makasagisag na panana- 
lita ang ginamit noon ni Jesus, anupat tinutukoy ang 
“templo ng kaniyang katawan.” Ipinapatay siya at 
noong ikatlong araw ay bumangon siyang muli. (Ju 
2:21, Mat 16:21, Luc 24:7, 21, 46) Binuhay siyang 
muli ng kaniyang Ama, ang Diyos na Jehova, sa 
ibang katawan, anupat hindi sa isang katawan na gi- 
nawa ng mga kamay tulad ng templo ng Jerusalem, 
kundi sa isang katawang espiritu na ginawa (itinayo) 
ng kaniyang Ama. (Gaw 2:24, 1Pe 3:18) Hindi ito 
ang kaisa-isang pagkakataon na ikinapit sa katawan 
ng tao ang pagtatayo, sapagkat ganito ang sinabi 
hinggil sa paglalang kay Eva: “At ang tadyang na ki- 
nuha ng Diyos na Jehova mula sa lalaki ay ginawa 
(sa Ingles, build) niyang isang babae.”---Gen 2:22. 

Inihula ni Jesu-Kristo na sa “mga huling araw,” 
ang mga tao ay masasangkot sa mga gawain sa pag- 
tatayo at sa iba pang mga aktibidad sa buhay, anu- 
pat hindi nila alintana ang tunay na kahulugan ng 
mga panahon, gaya ng kalagayan ng mga tao noong 
mga araw ni Lot, at na daratnan sila ng pagkapuksa 
nang hindi nila namamalayan samantalang abala 
sila sa mga aktibidad na ito.---Luc 17:28-30, tingnan 
ang ARKITEKTURA, KUTA. 


TAGAPAGTURO [sa Ingles, tutor]. Karaniwan 
na, ang tagapagturo noong panahon ng Bibliya ay 
hindi ang aktuwal na guro, kundi isa na naghahatid 
at sumusundo sa bata sa paaralan at, posible rin, sa 
iba pang mga gawain. Iniiwan niya ang bata sa pa- 
ngangasiwa ng instruktor nito. Nagpapatuloy ito 
mula sa pagkabata at marahil hanggang sa pagbibi- 
nata o mas matagal pa. Pananagutan niyang inga- 
tan ang bata mula sa pisikal o moral na kapaha- 
makan. (Sa katulad na paraan, ang matandang 
Pranses na tuteur at Latin na tutor ay literal na 
nangangahulugang “tagapagsanggalang o tagapag- 
alaga.) Gayunman, kasama rin sa mga tungkulin 
ng tagapagturo ang paglalaan ng disiplina, at maa- 


1235 


aring ipaubaya sa kaniya ang pagtuturo sa bata ng 
tamang paggawi. Kung minsan ay mahigpit magdi- 
siplina ang mga tagapagturo, sila man ay mga ali- 
pin o mga binabayarang tagapagturo. 

Alinsunod dito, itinawag-pansin ng Galacia 3:24, 
25 na “ang Kautusan ay naging tagapagturo [sa Gr., 
pai-da'go-gos, sa literal, “tagaakay ng bata"] natin 
na umaakay tungo kay Kristo, upang tayo ay mai- 
pahayag na matuwid dahil sa pananampalataya. 
Ngunit ngayong dumating na ang pananampalata- 
ya, wala na tayo sa ilalim ng isang tagapagturo.” 
Mahigpit ang Kautusan. Isiniwalat nito na ang mga 
Judio ay mga mananalansang at hinatulan sila nito. 
(Gal 3:10, 11, 19) Sa diwa, ang mga Judio na was- 
tong nadisiplina ay ibinigay nito sa kanilang Ins- 
truktor, si Jesu-Kristo. Sinabi ng apostol na si Pablo: 
“Bago dumating ang pananampalataya, tayo ay na- 
babantayan sa ilalim ng kautusan, na sama-samang 
dinadala sa pagkabihag, na nakatingin sa pananam- 
palatayang nakatalagang isiwalat.”---Gal 3:23. 

Sinabi ng apostol na si Pablo sa mga taga-Corin- 
to: “Sapagkat mayroon man kayong sampung libong 
tagapagturo kay Kristo, tiyak na wala kayong mara- 
ming ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ako ang na- 
ging inyong ama sa pamamagitan ng mabuting ba- 
lita.” (1Co 4:14, 15) Si Pablo ang unang nagdala ng 
mensahe ng buhay sa Corinto anupat siya ay naging 
gaya ng isang ama para sa kongregasyon ng mga 
mananampalatayang Kristiyano roon. Bagaman sa 
kalaunan ay maaaring iba naman ang nangalaga sa 
kapakanan nila, tulad ng mga tagapagturo na sa ka- 
nila ipinagkatiwala ang mga bata, hindi naging da- 
hilan iyon upang magbago ang kaugnayan ni Pablo 
sa mga taga-Corinto. Ang 'mga tagapagturo, gaya 
ni Apolos, ay maaaring may taimtim na interes sa 
kongregasyon, ngunit nakahihigit ang interes ni Pa- 
blo sapagkat naranasan niya sa piling nila ang pag- 
papagal ng isang espirituwal na magulang.---Iham- 
bing ang Gal 4:11, 19, 20, tingnan ang EDUKASYON, 
TURO, TAGUBILIN. 


TAGAPAMAGITAN. Isa na namamagitan sa 
dalawang magkasalungat na partido upang pagka- 
sunduin sila, isang tagapag-ugnay: isa na nagsisil- 
bing tulay. Sa Kasulatan, ang terminong ito ay iki- 
nakapit kay Moises, na tagapamagitan ng tipang 
Kautusan, at kay Jesus, na Tagapamagitan ng ba- 
gong tipan.---Gal 3:19, 1Ti 2:5. 

Kailangan ang Dugo Upang Bigyang-bisa ang 
Tipan. Dalawang pangunahing tipan ang tinatala- 
kay ng kinasihang manunulat ng aklat ng Mga He- 
breo, ang tipang Kautusan at ang bagong tipan. Sa 
pagtalakay na iyon, binanggit niya na naglilingkod si 
Kristo bilang Tagapamagitan ng bagong tipan. (Heb 
9:15) Matagal nang pinagtatalunan ng mga iskolar 
ng Bibliya ang pananalita ng manunulat sa Hebreo 


TAGAPAMAGITAN 


9:16. Dahil dito, ang teksto ay isinasalin sa sumusu- 
nod na mga paraan: “Sapagkat kung saan mayroong 
tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng guma- 
wa niyaon.” (AS-Tg) “Sapagkat kung may testamen- 
to, kailangan munang mamatay ang gumawa nito.” 
(BSP) “Kapag may testamento, kailangang mapatu- 
nayang patay na ang gumawa niyon.” (MB) “Tung- 
kol sa testamento, kailangang patunayang patay na 
ang gumawa nito.” (NPV) “Sapagkat kung saan may 
tipan, ang kamatayan ng taong nagpangyari ng ti- 
pan ay kailangang ilaan.”--NW. 

Ang literal na salin na masusumpungan sa inter- 
linear na mga salin ng tekstong Griego ay gaya ng 
sumusunod: “Kung saan sapagkat tipan, kamatayan 
kailangan dalhin ng isa na gumawa ng tipan para sa 
sarili.” (Heb 9:16, Int) “Sapagkat kung saan may ti- 
pan, ang kamatayan ay kailangang ihandog ng isa 
na gumagawa ng tipan.”--The Interlinear Greek- 
English New Testament, isinalin ni Alfred Marshall. 

Ang pagkakasalin sa di'a-the'ke bilang “tipan” ay 
may-kawastuang nagtatawid sa nais ipangahulugan 
ng manunulat. Ang salin na “testamento,” na masu- 
sumpungan sa maraming bersiyon, ay hindi kasu- 
wato ng pagkakagamit sa di-a-the'ke sa Griegong 
Septuagint at gayundin sa maraming talata sa Kris- 
tiyanong Griegong Kasulatan. (Luc 1:72, Gaw 3:25; 
7:8, Ro 9:4: 11:27; Heb 8:6-10, 12:24) Bukod diyan, 
ang “testamento” ay hindi tugma sa tinatalakay ni 
Pablo, yamang ang tinutukoy niya sa konteksto ay 
ang tipang Kautusan at ang bagong tipan. Hindi 
matatawag na “testamento” ang tipang Kautusan at 
ang bagong tipan. 

Sa Hebreo 9:16, maliwanag na ang tinutukoy ng 
apostol na si Pablo ay mga tipan sa pagitan ng Diyos 
at ng tao (hindi sa pagitan ng dalawang tao), mga ti- 
pan na humihiling ng mga hain. At mapapansin, 
partikular na sa mga Hebreo, na ang paglapit sa 
Diyos at ang pakikipagtipan sa Diyos ay karaniwan 
nang nakasalig sa mga hain, anupat kung minsan 
ay pinuputol ang mga hayop na inihahain kapag pi- 
nagtitibay ang isang tipan. Maliwanag na kinaila- 
ngan ang pagtitigis ng dugo upang magkabisa sa 
harap ng Diyos ang tipang Kautusan at ang bagong 
tipan. Kung walang ititigis na dugo, hindi kikilalanin 
ng Diyos ang mga iyon bilang may bisa, ni makiki- 
tungo man siya sa mga taong nasasangkot salig sa 
isang tipan. (Heb 9:17) Nang bigyang-bisa ang ti- 
pang Kautusan, ang ginamit na hain ay mga hayop 
--mga toro at mga kambing---na nagsilbing pang- 
halili kay Moises, ang tagapamagitan. (Heb 9:19) 
Nang bigyang-bisa naman ang bagong tipan, ang 
hain ay ang buhay-tao ni Jesu-Kristo.--Luc 22:20, 
tingnan ang apendise ng Rbi8, p. 1584. 

Ang Tagapamagitan ng Tipang Kautusan. 
Si Moises ang naging tagapamagitan ng tipang 


TAGAPAMAGITAN 


Kautusan sa pagitan ng Diyos na Jehova at ng ban- 
sang Israel. Nakipag-usap si Jehova sa kaniya nang 
“bibig sa bibig” (Bil 12:8), bagaman anghel ni Jeho- 
va ang talagang nagsalita bilang kinatawan ng 
Diyos. (Gaw 7:38, Gal 3:19, Heb 2:2) Si Moises ay 
naging tagapagsalita ni Jehova para sa Israel. (Exo 
19:3, 7, 9: 24:9-18) Bilang tagapamagitan, sa kani- 
ya ipinagkatiwala ang buong sambahayan ni Jeho- 
va. (Bil 12:7) Sa kaniyang pagganap sa papel na ta- 
gapamagitan ng tipang Kautusan, tinulungan niya 
ang bansang Israel na ingatan ang tipan at tamu- 
hin ang mga kapakinabangang dulot nito. 

Pagbibigay-bisa sa tipang Kautusan. Sinabi 
ng apostol na si Pablo: “Ngayon ay walang tagapa- 
magitan kapag iisang persona lamang ang nasa- 
sangkot, ngunit ang Diyos ay iisa lamang.” (Gal 
3:20) Sa tipang Kautusan, ang Diyos ang isang par- 
tido; ang bansang Israel naman ang kabilang 'parti- 
do.” Palibhasa'y makasalanan ang mga Israelita, 
hindi sila makalalapit sa Diyos upang makipagtipan. 
Kailangan nila ng isang tagapamagitan. Nakita ang 
kahinaan nilang ito nang hilingin nila kay Moises: 
"Ikaw ang magsalita sa amin, at makikinig kami, 
ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil 
baka kami mamatay.” (Exo 20:19, Heb 12:18-20) 
Udyok ng awa, inatasan ni Jehova si Moises na ma- 
ging tagapamagitan ng tipang Kautusan at itinagu- 
bilin Niya ang paghahain ng mga hayop upang 
bigyang-bisa ang tipan. Sabihin pa, si Moises din 
ay di-sakdal at makasalanan, gayunman, mayroon 
siyang kaayaayang katayuan sa harap ng Diyos, 
gaya ni Abraham noong una. (Heb 11:23-28, ting- 
nan ang IPAHAYAG NA MATUWID [Kung paano “binibi- 
lang na matuwid].) Nang pasinayaan ang tipan, si 
Moises ang nanungkulan at nangasiwa sa paghaha- 
in ng mga hayop. Pagkatapos ay iwinisik niya ang 
dugo ng mga ito sa balumbon o “aklat ng tipan.” Bi- 
nasa niya sa bayan ang aklat upang iharap ang mga 
kundisyon ng tipan, at sumang-ayon sila na sundin 
ang mga iyon. Pagkatapos ay winisikan ni Moises ng 
dugo ang bayan (walang alinlangang kinakatawa- 
nan ng matatandang lalaki), na sinasabi: “Narito 
ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ni Jehova sa 
inyo may kinalaman sa lahat ng mga salitang ito.” 
--Exo 24:3-8, Heb 9:18-22. 

Pagpapasinaya sa pagkasaserdote. Ang ina- 
tasang mga saserdote mula sa sambahayan ni Aa- 
ron ay hindi maaaring maglingkod bilang mga sa- 
serdote sa ganang sarili nila. Kailangan muna silang 
italaga sa katungkulan sa ilalim ng pangangasiwa 
ng tagapamagitan ng Diyos na si Moises. Nang ma- 
ganap ito, noong Nisan 1-7, 1512 B.C.E., pinahiran 
ni Moises ang tabernakulo at ang mga muwebles at 
mga kagamitan nito at gayundin si Aaron ng langis 


1236 


na may pantanging halo. Pagkatapos na punuin ng 
mga bagay na inihahain ang mga kamay ni Aaron 
at ng kaniyang mga anak, ikinaway ni Moises sa ha- 
rap ni Jehova ang kanilang punong mga kamay, sa 
gayo'y itinalaga sila o “pinuspos ng kapangyarihan 
ang kanilang mga kamay' para sa pagkasaserdote. 
Pagkatapos ay winisikan niya sila ng langis na pa- 
mahid at ng dugo mula sa altar. Kaya ang isang na- 
ging tungkulin ni Moises bilang tagapamagitan ay 
ang pagtatalaga at pagpapasinaya ng pagkasaserdo- 
te, na isang pitak ng tipang Kautusan.--Lev 8; Heb 
7:11, tingnan ang PAGTATALAGA. 

Nagkaroon din si Moises ng mahalagang bahagi 
sa unang mga paglilingkod ng bagong-itinalagang 
pagkasaserdote, noong Nisan 8, 1512 B.C.E., nang 
magbigay siya ng mga tagubilin hinggil sa pagha- 
handog at nang pagpalain nilang dalawa ni Aaron 
ang bayan. (Lev 9) Sa pagpapasinaya ng lahat ng 
bagay na may kinalaman sa tipang Kautusan, gu- 
manap siya sa kaniyang opisyal na katungkulan bi- 
lang tagapamagitan. 

Iba pang gawain bilang tagapamagitan. Sa 
pamamagitan ni Moises, ibinigay sa Israel ang isang 
kalipunan ng mahigit sa 600 kautusan, kabilang na 
ang mga batas hinggil sa pagkasaserdote. Nagsaga- 
wa si Moises ng maraming himala para sa bayan 
sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Namagitan 
siya para sa kanila, anupat nakiusap kay Jehova na 
huwag silang lipulin alang-alang sa Kaniyang pa- 
ngalan. (Exo 32:7-14: Bil 14:11-20, 16:20-22, 21:7, 
Deu 9:18-20, 25-29, 10:8-11) Higit na ikinabahala ni 
Moises ang kapakanan ng pangalan ni Jehova at ng 
bayan kaysa sa kaniyang sariling kapakanan.---Exo 
32:30-33, Bil 11:26-29, 12:9-13. 

Mga Pagkakatulad Bilang mga Tagapamagi- 
tan. Hinggil sa mga dinala sa bagong tipan, may 
masusumpungan tayong isang kalagayan na katu- 
lad niyaong sa sinaunang Israel. Makasalanan din 
ang mga Kristiyano. Yamang hindi aktuwal na naka- 
pag-aalis ng mga kasalanan ang dugo ng mga ha- 
yop (Heb 10:4), isang mas mabuting hain ang kaila- 
ngan. Si Jesu-Kristo ang mas mabuting haing iyon. 
(Heb 10:5-10) Ang bagay na ito ay ipinahayag ng 
manunulat ng Mga Hebreo sa ganitong paraan. Ma- 
tapos banggitin ang mga haing inihahandog sa ila- 
lim ng Kautusan, sinabi niya: “Gaano pa ngang higit 
na ang dugo ng Kristo . . . ay makapaglilinis ng ating 
mga budhi mula sa patay na mga gawa upang 
makapag-ukol tayo ng sagradong paglilingkod sa 
Diyos na buhay? Kaya iyan ang dahilan kung bakit 
siya ay isang tagapamagitan ng isang bagong tipan, 
upang sa gayon, dahil isang kamatayan ang naga- 
nap upang palayain sila sa pamamagitan ng pantu- 
bos mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng naunang 
tipan, yaong mga tinawag ay tumanggap ng panga- 


1237 


ko ng walang-hanggang mana. Sapagkat kung saan 
may tipan, ang kamatayan ng taong nagpangyari 
ng tipan ay kailangang ilaan. Sapagkat ang isang ti- 
pan ay may bisa dahil sa patay na mga handog, ya- 
mang ito ay walang bisa samantalang buhay pa ang 
taong nagpangyari ng tipan. ”---Heb 9:11-17. 

Pagkatapos ay itinawag-pansin ni Pablo na hindi 
pinasinayaan nang walang dugo ang naunang ti- 
pan. Nang pangasiwaan ni Moises ang paggawa ng 
tipang iyon, inihandog niya ang mga hain at iwini- 
sik niya ang dugo sa “aklat ng tipan.” (Heb 9:18-28) 
Sa gayunding paraan, si Jesu-Kristo, bilang Tagapa- 
magitan ng Diyos para sa bagong tipan, ay naghan- 
dog ng kaniyang hain at pagkatapos ay humarap sa 
Diyos na Jehova taglay ang halaga ng kaniyang 
dugo. Ang tipang Kautusan ay ipinakipagtipan sa 
isang bansa, hindi sa mga indibiduwal (Exo 24:7, 8): 
gayundin naman, ang bagong tipan ay ipinakipag- 
tipan sa “banal na bansa” ng Diyos, ang “Israel ng 
Diyos."—1Pe 2:9, Gal 6:15, 16. 

Yaong mga Pinaglilingkuran ni Kristo Bi- 
lang Tagapamagitan. Sinabi ng apostol na si 
Pablo na may “isang tagapamagitan sa Diyos at sa 
mga tao, isang tao, si Kristo Jesus, na nagbigay ng 
kaniyang sarili bilang katumbas na pantubos para 
sa lahat”---kapuwa para sa mga Judio at mga Gen- 
til. (1Ti 2:5, 6) Siya ang namamagitan sa bagong ti- 
pan sa pagitan ng Diyos at niyaong mga dinadala 
sa bagong tipan, ang kongregasyon ng espirituwal 
na Israel. (Heb 8:10-13, 12:24, Efe 5:25-27) Naging 
Tagapamagitan si Kristo upang yaong mga tinawag 
ay “tumanggap ng pangako ng walang-hanggang 
mana” (Heb 9:15): hindi mga anghel ang tinutulu- 
ngan niya kundi “ang binhi ni Abraham.” (Heb 
2:16) Tinutulungan niya yaong mga dadalhin sa 
bagong tipan upang ‘ampunin’ sa sambahayan ng 
espirituwal na mga anak ni Jehova, ang mga ito sa 
kalaunan ay aakyat sa langit bilang mga kapatid ni 
Kristo at makakasama niya bilang bahagi ng binhi 
ni Abraham. (Ro 8:15-17, 23-25, Gal 3:29) Ipinada- 
la niya sa kanila ang ipinangakong banal na espiri- 
tu, na siyang espiritu na ipinantatak sa kanila at 
ibinigay sa kanila bilang palatandaan o tanda niya- 
ong darating, ang kanilang makalangit na mana. 
(2Co 5:5: Efe 1:13, 14) Sa Apocalipsis 7:4-8, isinisi- 
walat na 144,000 ang kabuuang bilang niyaong 
mga tatanggap ng pangwakas at permanenteng 
pagtatatak. 

Pagpapasinaya ng Bagong Tipan. Pagkata- 
pos na mamatay at buhaying-muli, si Jesus ay pu- 
masok sa langit at humarap sa mismong persona ng 
Diyos upang iharap ang kaniyang handog, na ang 
mga kapakinabangan ay unang matatamo niyaong 
mga dinala sa bagong tipan. (Heb 9:24) Noon ay gu- 
manap siya kapuwa bilang Mataas na Saserdote at 


TAGAPAMAGITAN 


Tagapamagitan. Kasuwato ng parisang sinunod no- 
ong pasinayaan ang tipang Kautusan, iniharap ni 
Jesu-Kristo ang halaga ng kaniyang hain sa harap 
ng Diyos sa langit (kung paanong iwinisik ni Moises 
ang dugo sa aklat ng Kautusan [sapagkat hindi per- 
sonal na naroroon ang Diyos]). Pagkatapos, noong 
araw ng Pentecostes, 33 C.E., ibinuhos ni Jesus ang 
banal na espiritu mula sa Diyos sa mga unang dina- 
la sa bagong tipan, na mga 120 katao. Nang magla- 
on noong araw ring iyon, humigit-kumulang sa 
3,000, na mga Judio at mga proselita, ang naparag- 
dag sa kongregasyon. (Gaw 1:15: 2:1-47: Heb 9:19) 
At kung paanong ang Kautusan ay binasa ni Moises 
sa bayan, malinaw ring ipinahayag ni Jesu-Kristo sa 
mga kabahagi sa bagong tipan ang mga kundisyon 
at mga kautusan niyaon.--Exo 24:3-8, Heb 1:1, 2; 
Ju 13:34, 15:14: 1Ju 5:1-3. 

Sa kaniyang panunungkulan bilang Tagapamagi- 
tan at Mataas na Saserdote, si Jesu-Kristo, yamang 
imortal, ay laging buhay at may kakayahang makiu- 
sap para sa mga kabilang sa espirituwal na Israel na 
lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sa gayo'y 
maaari siyang mamagitan sa bagong tipan hang- 
gang sa mailigtas nang lubusan yaong mga tuma- 
tanggap ng kaniyang tulong bilang Tagapamagitan. 
(Heb 7:24, 25) May kakayahan siyang pangasiwaan 
ang mga bagay-bagay hanggang sa matagumpay 
na matupad ang bagong tipan. Sa bandang huli, ya- 
ong mga kasama sa tipan ay itatalaga sa makalangit 
na pagkasaserdote bilang mga katulong na saserdo- 
te na kasama ni Kristo, ang kanilang dakilang Mata- 
as na Saserdote.--Apo 5:9, 10: 20:6. 

Mga Pagpapala Para sa Sangkatauhan sa 
Pangkalahatan. Bagaman ang paglilingkod ni Je- 
sus bilang Tagapamagitan ay para lamang sa mga 
kabilang sa bagong tipan, siya rin ay Mataas na Sa- 
serdote ng Diyos at Binhi ni Abraham. Sa pagganap 
sa mga tungkuling kaakibat ng dalawang posisyong 
ito, magdudulot siya ng mga pagpapala sa iba pa sa 
sangkatauhan, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay 
pagpapalain sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. 
Yaong mga kabilang sa bagong tipan ang unang 
pagpapalain ni Kristo, ang pangunahing Binhi (Gal 
3:16, 29), anupat kukunin sila bilang mga kasamang 
miyembro ng binhi. Yamang gagawin silang mga 
hari at mga saserdote salig sa bagong tipan na pina- 
magitanan ni Kristo, makikibahagi sila sa pagtulong 
sa lahat ng mga bansa sa lupa upang tamuhin ng 
mga ito ang mga pagpapalang dulot ng hain ni Jesus 
at ng pamamahala ng kaniyang Kaharian. Kung 
magkagayon, ang paglilingkod ni Kristo bilang Ta- 
gapamagitan, matapos maisagawa ang layunin nito 
na dalhin sa gayong posisyon ang “Israel ng Diyos,” 
ay magbubunga ng mga kapakinabangan at mga 
pagpapala sa buong sangkatauhan.---Gal 6:16, Gen 
22:17, 18. 


TAGAPAMAHALA 


Kaya may iba pa na hindi kabilang sa 144,000 na 
“tinatakan” na nananalangin din sa Diyos na Jehova 
sa pangalan ni Kristo at nananampalataya sa bisa 
ng kaniyang haing pantubos. Ang haing ito ay hin- 
di lamang para sa mga pinaglilingkuran ni Jesus bi- 
lang Tagapamagitan ng bagong tipan kundi para rin 
sa lahat ng mga tao na nananampalataya kay Kris- 
to. (1Ju 2:2) Kinikilala rin ng mga taong ito, baga- 
man hindi sila kabilang sa bagong tipan, na “walang 
ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa 
mga tao na siya nating dapat ikaligtas.” (Gaw 4:12) 
Umaasa rin sila kay Jesu-Kristo bilang ang kanilang 
dakilang makalangit na Mataas na Saserdote, na sa 
pamamagitan niya ay makalalapit sila sa Diyos at sa 
pamamagitan ng kaniyang paglilingkod ay maaari 
silang magtamo ng kapatawaran ng kasalanan. (Heb 
4:14-16) Itinatawag-pansin ng Apocalipsis 21:22-24 
na “ang mga bansa ay lalakad sa liwanag ng Bagong 
Jerusalem,' na doo'y ang Diyos na Jehova ang liwa- 
nag at ang Korderong si Jesu-Kristo ang lampara. 


TAGAPAMAHALA. Isa na may awtoridad 
o kontrol, isang soberano. Ang pandiwang Heb- 
reo na mashal' ay nangangahulugang “mama- 
hala, magpuno”, ang terminong Griego naman 
na ar'khon ay isinasalin bilang “tagapamahala.” 
--Tingnan ang TAGAPAMAHALA NG LUNSOD, MGA. 

Ang Diyos na Jehova ang kataas-taasang Taga- 
pamahala, na may ganap at soberanong awtoridad 
sa buong sansinukob, nakikita at di-nakikita, ya- 
mang siya ang Maylalang at Tagapagbigay-Buhay. 
- Dan 4:17, 25, 35; 1Ti 1:17. 

Ang mga hari sa trono ng Israel mula sa linya ni 
David ay namahala bilang mga kinatawan ni Jeho- 
va, ang kanilang tunay at di-nakikitang Hari. Dahil 
dito, sinasabing sila ay mga pinahiran ng Diyos, 
anupat nakaupo sa “trono ni Jehova.” (1Cr 29:23) 
Nang dumating si Jesu-Kristo na “Anak ni David” 
(Mat 21:9: Luc 20:41), pinahiran siya, hindi ng la- 
ngis, kundi ng banal na espiritu, upang mamahala 
sa isang makalangit na trono. (Gaw 2:34-36) Sa ila- 
lim ni Jehova, si Jesus at ang kaniyang mga kapu- 
wa tagapagmana ng Kaharian ang bumubuo ng 
pamahalaan ng sansinukob.--Apo 14:1, 4: 20:4, 6: 
22:5. 

Mga tagapamahala rin si Satanas na Diyablo at 
ang kaniyang mga demonyo. Tinutukoy siya bilang 
“tagapamahala ng sanlibutang ito” at “tagapamaha- 
la ng awtoridad ng hangin.” (Ju 12:31; 14:30; Efe 
2:2) Nasa ilalim ng kaniyang kapangyarihan ang la- 
hat ng pamahalaan ng sanlibutang ito at ipinahihi- 
watig iyan ng pag-aalok niya ng mga iyon kay Jesu- 
Kristo kapalit ng isang gawang pagsamba. (Mat 
4:8, 9) Si Satanas ang nagbibigay ng awtoridad sa 
mga pamahalaang ito. (Apo 13:2) Sa loob ng ka- 


1238 


niyang organisasyon ay may kapangyarihan ding 
mamahala ang mga demonyo. Tinutukoy sila bilang 
“mga tagapamahala ng sanlibutan ng kadilimang 
ito” na nagkaroon ng awtoridad sa mga kapangya- 
rihang pandaigdig ng kasaysayan, gaya halimbawa 
ng di-nakikitang ‘mga prinsipe’ ng Persia at Gresya. 
(Efe 6:12; Dan 10:13, 20) Sabihin pa, ang Diyablo 
mismo ang kanilang tagapamahala.---Mat 12:24. 

Noong mga araw ng ministeryo ni Jesus sa lupa, 
ang Palestina ay nasa ilalim ng tambalang pama- 
mahala ng Imperyo ng Roma at ng mga tagapama- 
halang Judio, ang pangunahing lupon ng huling 
nabanggit ay ang Dakilang Sanedrin, isang sang- 
gunian na binubuo ng 70 matatanda na pinagkalo- 
oban ng pamahalaang Romano ng limitadong aw- 
toridad sa mga gawain ng mga Judio. Ang mga 
tagapamahalang Judio ang tinutukoy sa Juan 7:26, 
48: isa sa mga ito si Nicodemo. (Ju 3:1) Tinatawag 
na isang ar'khon ang punong opisyal ng sinagoga. 
(Ihambing ang Mat 9:18 at Mar 5:22.) Iniutos ng 
Kautusan na igalang ang mga tagapamahala. (Gaw 
23:5) Gayunman, naging tiwali ang mga tagapa- 
mahalang Judio at binabanggit na sila ang pangu- 
nahing dapat sisihin sa pagkamatay ni Jesu-Kristo. 
--Luc 23:13, 35; 24:20, Gaw 3:17; 13:27, 28. 

Ikinakapit din sa mga mahistrado sibil at sa mga 
opisyal ng pamahalaan sa pangkalahatan ang ter- 
minong ar'khon. (Gaw 16:19, 20: Ro 13:3) Ang sa- 
litang Hebreo naman na segha-nim,, isinasalin bi- 
lang “mga tagapamahala” (KJ), “mga kinatawan" 
(Ro), “mga kinatawang tagapamahala” (NW), ay gi- 
nagamit may kaugnayan sa nakabababang mga ta- 
gapamahalang Judio sa ilalim ng Imperyo ng Per- 
sia (Ne 2:16, 5:7), gayundin sa mga humawak ng 
awtoridad sa ilalim ng mga hari ng Media, Asirya, 
at Babilonya.--Jer 51:28, Eze 23:12, 23, tingnan 
ang KINATAWAN. 

Ang mga tagapamahala ay maaaring magdulot 
ng kasaganaan at kaligayahan, o karalitaan at pag- 
durusa, sa kanilang mga nasasakupan. (Kaw 28:15: 
29:2) Sinipi ni David ang sinabi ng Diyos na Jeho- 
va: “Kapag ang namamahala sa sangkatauhan ay 
matuwid, na namamahalang may pagkatakot sa 
Diyos, kung magkagayon ay gaya iyon ng liwanag 
sa kinaumagahan, kapag sumisikat ang araw, isang 
umaga na walang ulap.” (2Sa 23:3, 4) Ganitong uri 
ng tagapamahala si Jesu-Kristo, ang Prinsipe ng 
Kapayapaan.---Isa 9:6, 7. 


TAGAPAMAHALA NG LUNSOD, MGA. 
Mga mahistrado sibiko (sa Gr., politar'khai) na sa 
harap nila ay kinaladkad ng galit na mga mang- 
uumog sa Tesalonica si Jason at ang iba pang mga 
Kristiyano. (Gaw 17:5-8) May kinalaman sa pagga- 
mit sa terminong Griegong ito, sinasabi ni G. Ernest 


1239 


Wright: “Isang inskripsiyon sa pintuang-daang ito 
[ang Vardar Gate na mula sa Tesalonica], na ngayon 
ay nasa British Museum, ang bumabanggit ng ilang 
opisyal ng lunsod na tinatawag na ‘mga politarch. 
Maraming iba pang inskripsiyon na kababasahan ng 
salitang ito. Ginagamit din sa Gawa 17:6 ang termi- 
nong ito bilang pangalan ng mga opisyal na sa ha- 
rap nila ay kinaladkad ang mga Kristiyano noong 
nagkagulo dahil sa pangangaral ni Pablo. Sa kaba- 
ligtaran naman, hindi masusumpungan ang sali- 
tang ito sa umiiral na panitikang Griego at ang im- 
pormasyon mula sa arkeolohiya ang nagpapatunay 
sa katumpakan ng salaysay ni Lucas sa puntong 
ito. ”--Biblical Archaeology, 1962, p. 260, tingnan 
ang ARKEOLOHIYA (Arkeolohiya at ang Kristiyanong 
Griegong Kasulatan). 


TAGAPANGASIWA. Ang salitang Hebreo 
para sa tagapangasiwa, pa-qidh”, ay hinalaw sa pan- 
diwang pa-gadh, nangangahulugang “magbaling 
ng pansin sa” (Gen 21:1), “dumalaw” (Huk 15:1), 
o “mag-atas” (Gen 39:5: Ezr 1:2). Sa katulad na pa- 
raan, ang salitang Griego para sa tagapangasiwa, 
epi'sko-pos, ay nauugnay sa pandiwang epi-sko-pe'o, 
nangangahulugang “maingat na magbantay” (Heb 
12:15), at sa pangngalang epi-sko-pe”, nangangahu- 
lugang “pagsisiyasat” (Luc 19:44, Int, 1Pe 2:12), “ka- 
tungkulan ng tagapangasiwa” (1Ti 3:1), o “katung- 
kulan ng pangangasiwa” (Gaw 1:20). Apat na ulit 
na isinalin ng Griegong Septuagint ang salitang 
Hebreo na pa-qidh' bilang epi'sko-pos. (Huk 9:28, Ne 
11:9, 14, 22) Samakatuwid, ang tagapangasiwa ay 
isa na nagbibigay-pansin sa partikular na mga ba- 
gay o mga tao, anupat dumadalaw, nagsisiyasat, at 
nag-aatas. Ang mapagsanggalang na panganga- 
siwa ay isang pangunahing ideya ng terminong 
Griego. 

Mga Tagapangasiwa sa Hebreong Kasula- 
tan. Pinayuhan ni Jose si Paraon na mag-atas ng 
mga tagapangasiwa sa lupain na mag-iimbak ng 
mga panustos sa panahon ng mga taon ng kasaga- 
naan para sa dumarating na taggutom. (Gen 41:34- 
36) Sa ilalim ng kani-kanilang pinuno, ang bawat 
linya ng pamilya ng mga Levita ay may partikular 
na pananagutan sa pangangasiwa ng mga tungku- 
lin sa tabernakulo. (Bil 3:24-26, 30, 31, 35-37) Si 
Eleazar, anak ni Aaron, ay ginawang “pinuno ng 
mga pinuno ng mga Levita” at humawak ng pang- 
kalahatang pangangasiwa sa gusali ng tabernakulo 
at sa mga kagamitan nito. (Bil 3:32; 4:16) Maaari 
ring mag-atas ang mataas na saserdote ng mga ta- 
gapangasiwa para sa ilang paglilingkod sa santu- 
waryo. (2Ha 11:18) Ipinakikita ng 1 Cronica kaba- 
nata 23 hanggang 27 ang maraming iba't ibang 
posisyon at kaayusan para sa pangangasiwa noong 


TAGAPANGASIWA 


panahon ng paghahari ni David, may kaugnayan sa 
pagkasaserdote at sa maharlikang korte, pati ang 
mga bagay na pang-ekonomiya at pangmilitar. 

Sa hula ni Isaias (60:17), inihahanay ang “mga 
tagapangasiwa” sa “mga tagapagbigay-atas,” ya- 
mang ang mga tagapangasiwa ay maaaring mag- 
atas ng trabaho sa iba at maaari ring mamahala at 
magbantay sa mga kapakanan niyaong mga tao 
o mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila. Sa hulang 
ito, patiunang inilarawan ni Jehova ang panahon 
kapag “aatasan [niya] ang kapayapaan bilang iyong 
mga tagapangasiwa at ang katuwiran bilang iyong 
mga tagapagbigay-atas,” isang hula na unang na- 
tupad nang isauli ang Israel mula sa pagkatapon 
ngunit mas lubusang nagkatotoo sa kongregasyong 
Kristiyano. 

Mga Tagapangasiwa sa Kongregasyong Kris- 
tiyano. Ang Kristiyanong “mga tagapangasiwa” 
(epi'sko pol) ay siya ring kinikilala bilang “matatan- 
dang lalaki” (pressby'teroi) sa kongregasyon. Ang 
isang katibayan na iisang posisyon lamang sa kong- 
regasyon ang tinutukoy ng dalawang terminong ito 
ay ang nangyari noong papuntahin ni Pablo sa Mi- 
leto “ang matatandang lalaki ng kongregasyon" ng 
Efeso upang makipagkita sa kaniya roon. Nang pa- 
yuhan niya ang “matatandang lalaki” na ito, sinabi 
niya: “Bigyang-pansin ninyo ang inyong sarili at 
ang buong kawan, na sa kanila ay inatasan kayo ng 
banal na espiritu bilang mga tagapangasiwa [isang 
anyo ng epi'sko'poi], upang magpastol sa kongre- 
gasyon ng Diyos.” (Gaw 20:17, 28) Higit pa itong ni- 
linaw ng apostol sa sulat niya kay Tito, kung saan 
tinalakay niya ang pag-aatas ng “matatandang lala- 
ki sa bawat lunsod.” Maliwanag na upang tukuyin 
ang mga lalaking ito, ginamit niya ang terminong 
“tagapangasiwa” (epi'skopos). (Tit 1:5, 7) Samaka- 
tuwid, ang mga terminong ito ay kapuwa tumutu- 
koy sa iisang posisyon, anupat ipinahihiwatig ng 
presby teros ang may-gulang na mga katangian ng 
isa na inatasan sa gayong katungkulan, at ipinahi- 
hiwatig naman ng epi'skopos ang mga tungkuling 
kaakibat ng pag-aatas na iyon.--Tingnan ang MA- 
TANDANG LALAKI. 

Walang itinakdang bilang ng mga tagapangasiwa 
para sa alinmang kongregasyon. Ang bilang ng 
mga tagapangasiwa ay depende sa bilang niyaong 
mga nagiging kuwalipikado at sinasang-ayunan bi- 
lang “matatandang lalaki” sa kongregasyong iyon. 
Maliwanag na mahigit sa isa ang tagapangasi- 
wa sa nag-iisang kongregasyon ng Efeso. Gayun- 
din, nang sumulat si Pablo sa mga Kristiyanong 
taga-Filipos, tinukoy niya ang “mga tagapangasi- 
wa” roon (Fil 1:1), anupat ipinahihiwatig nito na 
naglilingkod sila bilang isang lupon na nangangasi- 
wa sa mga gawain ng kongregasyong iyon. 


TAGAPANGASIWA 

Ipinakikita ng pagsasaalang-alang sa Kristiya- 
nong Griegong Kasulatan na magkakapantay ang 
awtoridad ng mga tagapangasiwa, o matatandang 
lalaki, sa alinmang kongregasyon. Sa kaniyang mga 
liham sa mga kongregasyon, hindi tinukoy ni Pab- 
lo ang sinumang indibiduwal bilang ang tagapa- 
ngasiwa, ni ipinatungkol man niya ang mga liham 
na ito sa kaninumang indibiduwal na nasa gayong 
katayuan. Ang liham sa mga taga-Filipos ay ipina- 
tungkol “sa lahat ng mga banal na kaisa ni Kristo 
Jesus na nasa Filipos, kasama ng mga tagapanga- 
siwa at mga ministeryal na lingkod.” (Fil 1:1) May 
kinalaman dito, sinabi ni Manuel Guerra y Gomez: 
“Tiyak na ang episcopos sa rekord ng liham sa mga 
taga-Filipos ay hindi nagpapahiwatig ng awtoridad 
na tulad ng sa isang monarka, sa halip, isa itong 
termino na tumutukoy sa maraming tao na mali- 
wanag na magkakapantay ang awtoridad at may 
tungkuling pumatnubay at mamahala sa Kristiya- 
nong komunidad sa lunsod na iyon ng Macedonia. 
Kasabay nito, ang mga diaconos, ayon sa pangka- 
lahatang kahulugan ng salitang ito, ay mga katu- 
long, mga ministro ng episcopos at sa katulad na 
paraan ay naglilingkod sa mga mananampalataya.” 
--FEpiscopos y Presbyteros, Burgos, Espanya, 1962, 
p. 320. 

Mga kuwalipikasyon ng isang tagapangasi- 
wa, o matanda. Upang maabot ang katung- 
kulan ng tagapangasiwa, kailangang matugunan 
ang sumusunod na mga kuwalipikasyon: “Ang ta- 
gapangasiwa kung gayon ay dapat na di-mapu- 
pulaan, asawa ng isang babae, katamtaman ang 


1240 


mga pag-uugali, matino ang pag-iisip, maayos, 
mapagpatuloy, kuwalipikadong magturo, hindi la- 
senggong basag-ulero, hindi nambubugbog, kundi 
makatuwiran, hindi palaaway, hindi maibigin sa 
salapi, isang lalaking namumuno sa kaniyang sari- 
ling sambahayan sa mahusay na paraan, may mga 
anak na nagpapasakop nang buong pagkaseryoso, 
... hindi bagong kumberteng lalaki, . . . dapat din 
siyang magkaroon ng mainam na patotoo mula sa 
mga tao sa labas.”--1ITi 3:1-7. 

Gayundin, sa liham ni Pablo kay Tito, nang tala- 
kayin niya ang pag-aatas ng matatanda, sinabi 
niya na upang maging kuwalipikado ang isang la- 
laki sa gayong katungkulan, dapat itong “mala- 
ya sa akusasyon, asawa ng isang babae, na may 
nananampalatayang mga anak na hindi mapa- 
raratangan ng kabuktutan o di-masupil. Sapag- 
kat ang isang tagapangasiwa ay dapat na mala- 
ya sa akusasyon bilang katiwala ng Diyos, hindi 
mapaggiit ng sarili, hindi magagalitin, hindi la- 
senggong basag-ulero, hindi nambubugbog, hin- 
di sakim sa di-tapat na pakinabang, kundi ma- 
pagpatuloy, maibigin sa kabutihan, matino ang 
pag-iisip, matuwid, matapat, mapagpigil sa sari- 
li, nanghahawakang mahigpit sa tapat na salita 
may kinalaman sa kaniyang sining ng pagtuturo, 
upang magawa niyang kapuwa magpayo sa pama- 
magitan ng turo na nakapagpapalusog at sumaway 
doon sa mga sumasalungat.” (Tit 1:5-9) Maliwanag 
na may mga pagkakaiba ang huling nabanggit na 
talaang ito ng mga kuwalipikasyon dahil isinaa- 
lang-alang dito ang pantanging mga pangangai- 

langan ng mga kongre- 


Mga Tagapangasiwa, o Matatandang Lalaki 


gasyon sa Creta, kung 


Mga Ministeryal na Lingkod 


1Ti 3:1-7 


Tit 1:5-9 


1Ti 3:8-10, 12, 13 


di-mapupulaan 

asawa ng isang babae 

hindi lasenggong basag-ulero 
hindi maibigin sa salapi 


namumuno sa sambahayan 
sa mahusay na paraan, may 
mga anak na nagpapasakop 


hindi bagong kumberte 
matino ang pag-iisip 
mapagpatuloy 
kuwalipikadong magturo 


hindi nambubugbog 
makatuwiran 
hindi palaaway 


malaya sa akusasyon 
asawa ng isang babae 
hindi lasenggong basag-ulero 


hindi sakim sa di-tapat na 
pakinabang 


may nananampalatayang mga 
anak na hindi mapararatangan 
ng kabuktutan o di-masupil 


matino ang pag-iisip 
mapagpatuloy 


nanghahawakan sa salita sa 
sining ng pagtuturo, may 
kakayahang magpayo at 
sumaway 


hindi nambubugbog 
hindi mapaggiit ng sarili 
hindi magagalitin 


malaya sa akusasyon 
asawa ng isang babae 
hindi mahilig sa maraming alak 


hindi sakim sa di-tapat na 
pakinabang 


namumuno sa mahusay na 
paraan sa mga anak at sa 
sariling sambahayan 


subok na karapat-dapat 


saan naglilingkod noon 
si Tito.--Tit 1:10-14. 
Ang Kataas-taasang 
Tagapangasiwa. Ma- 
liwanag na sinipi ng 
1 Pedro 2:25 ang Isa- 
ias 53:6 may kinalaman 
sa mga tulad ng mga 
tupa na naligaw, ' at pag- 
katapos ay sinabi ni Ped- 
ro: “Ngunit ngayon ay 
nagbalik na kayo sa 
pastol at tagapangasiwa 
ng inyong mga kalulu- 
wa.” Tiyak na ang Diyos 
na Jehova ang tinutu- 
koy nito, yamang yaong 
mga sinulatan ni Pedro 
ay hindi naligaw mula 
kay Kristo Jesus kundi 
sa halip, sa pamamagi- 


1241 


tan niya ay naakay ang mga ito pabalik sa Diyos na 
Jehova, na Dakilang Pastol ng kaniyang bayan. (Aw 
23:1; 80:1, Jer 23:3, Eze 34:12) Isa ring tagapangasi- 
wa si Jehova, ang isa na nagsisiyasat. (Aw 17:3) Ang 
pagsisiyasat (sa Gr., episkope') ay maaaring may 
kaugnayan sa kapahayagan ng kaniyang paghatol, 
gaya noong unang siglo C.E. sa kaso ng Jerusalem, 
na hindi nakaunawa sa panahon ng “pagsisiyasat [sa 
Gr., epi:skopes'|" sa kaniya. (Luc 19:44) O maaari 
itong magdulot ng kaayaayang epekto at mga paki- 
nabang, gaya sa kaso niyaong mga lumuluwalhati sa 
Diyos sa araw ng “kaniyang pagsisiyasat [sa Gr., 
epi-sko'pes'|.”--1Pe 2:12. 

"Mapakialam sa mga Bagay-bagay ng Ibang 
Tao.” Nagbabala ang apostol na si Pedro laban sa 
pagiging “isang mapakialam sa mga bagay-bagay 
ng ibang tao.” (IPe 4:15) Ang pananalitang ito 
ay salin ng salitang Griego na arlotri'e-pi'sko-pos, 
na literal na nangangahulugang “tagapangasiwa 
ng pag-aari ng ibang tao.” Binibigyang-katuturan 
ni Francisco Zorell ang salitang ito bilang “isa na 
umaako ng tungkuling asikasuhin at ituwid ang 
mga bagay-bagay ng ibang tao, ang isa na may- 
kamangmangang nanghihimasok sa buhay-buhay 
ng ibang tao.”---Lexicon Graecum Novi Testamenti, 
Paris, 1961, tud. 70. 


TAGAPANGITAIN. Taong tumanggap o nag- 
aangking tumanggap ng mga pangitain mula sa 
Diyos tungkol sa mga bagay na nakakubli o may ki- 
nalaman sa hinaharap. Ang salitang Hebreo para 
sa “tagapangitain” ay chozeh', mula sa chazah, na 
nangangahulugang “makita, mamasdan, magpa- 
ngitain.” Ang chazah' at ang mga salitang hinango 
rito ay ginagamit may kinalaman sa pagkakita ng 
mga pangitain.--Bil 24:4: Isa 1:1; 21:2, 22:1, Eze 
13:7; Dan 8:1, tingnan ang TAGAKITA. 

May mga tagapangitain na bulaan at hindi si- 
nang-ayunan ng Diyos. (Isa 29:10; Mik 3:7) Ang iba 
naman ay isinugo ni Jehova at nagsalita sa kani- 
yang pangalan. (2Ha 17:13, 2Cr 33:18) Ang termi- 
nong “tagapangitain” ay ikinapit sa mga lalaking 
gaya nina Heman, Ido, Hanani, Gad, Asap, Jedutun, 
at Amos. (1Cr 25:5; 2Cr 12:15: 19:2: 29:25, 30: 
35:15: Am 7:12) May ilan, gaya nina Gad at Ido, na 
nagtala ng kanilang mga pangitain o sumulat ng iba 
pang mga ulat. (1Cr 29:29: 2Cr 9:29: 33:19) Hindi 
lahat ng propeta ni Jehova ay mga tagapangitain. 
Gayunman, si Gad ay tinawag na isang “propeta” at 
“tagapangitain ni David.” Lumilitaw na ito'y dahil 
ang ilan sa mga mensaheng tinanggap niya mula sa 
Diyos ay dumating sa pamamagitan ng mga pangi- 
taing naglalaman ng mga tagubilin o payo ng Diyos 
para kay Haring David.---2Sa 24:11, 1Cr 21:9. 


TAGAPAYO. Tingnan ang Payo, TAGAPAYO. 


TAGGUTOM 


TAGA-SILANGAN, MGA. Ang taong-bayan 
ng mga lupaing iyon na minalas ng mga Hebreong 
manunulat bilang “Silangan.” Ang lugar na ito ay 
lampas pa sa hangganan ng Israel hindi lamang sa 
dakong silangan kundi sa malayo pang hilagang- 
silangan at sa dakong timog-silangan sa Arabia. 
(Gen 25:6; Jer 49:28) Kaya, nang pumaroon si Jacob 
sa sambahayan ni Laban sa Haran, pumaroon siya 
sa “lupain ng mga taga-Silangan,” sa HS ng Cana- 
an.--Gen 29:1. 

Si Job ay tinatawag na “ang pinakadakila sa lahat 
ng mga taga-Silangan [sa literal, mga anak ng Si- 
langan].” (Job 1:3, tlb sa Rbi8) Ang mga hukbong 
naniil sa Israel bago bumangon si Gideon at nilupig 
sila ay binubuo ng mga Amalekita at mga Midiani- 
ta bukod pa sa “mga taga-Silangan,” na maliban 
dito ay wala nang ibang pagkakakilanlan. (Huk 6:3, 
33, 7:12, 8:10) Bagaman ang mga taga-Silangan ay 
kilala sa kanilang karunungan, nahigitan sila ni So- 
lomon sa bagay na ito. (1Ha 4:30) Ang tinatawag 
na mga taong marurunong, o mga Mago, na duma- 
law sa batang si Jesus ay “mga astrologo mula sa 
mga silanganing bahagi.”--Mat 2:1, 2, 11. 


TAGATIBAG NG BATO. Isang tagatabas ng 
bato: isang umuuka, nag-uukit, o naghahanda ng 
mga bato para sa pagtatayo. (2Ha 12:11, 12, 2Cr 
24:12) Inatasan ni Haring David ang mga naninira- 
hang dayuhan sa Israel bilang mga tagatabas ng 
bato “upang tumabas ng mga eskuwaladong bato” 
(anupat pinuputol ang mga iyon sa tamang laki) 
para sa itatayong templo ni Jehova.--1Cr 22:2, 15: 
ihambing ang 1Ha 6:7; tingnan ang TIBAGAN. 


TAGA-TIRO. Tingnan ang Tiro. 


TAGGUTOM. Matinding kakapusan sa pagka- 
in, gayundin, kasalatan sa pagkarinig sa mga salita 
ni Jehova, samakatuwid nga, espirituwal na taggu- 
tom. (Am 8:11) Isa sa mga salot na sasapit sa ma- 
kasagisag na Babilonyang Dakila ay ang taggutom. 
--Apo 18:8. 

Mga Sanhi at Epekto ng Taggutom. Noong 
panahon ng Bibliya, kabilang sa karaniwang mga 
sanhi ng taggutom ang tagtuyot, mapaminsalang 
mga bagyo ng graniso (Exo 9:23-25), mga peste, 
pagkatuyot at pagkakaroon ng amag ng mga pana- 
nim, at digmaan. (Am 4:7-10, Hag 2:17) Ang mga 
balang, na kung minsa'y pagkarami-rami at pulu- 
pulutong kung dumating, ay partikular na kapa- 
ha-pahamak sa pananim. (Exo 10:15) Kung min- 
san naman, ang suliranin ay hindi ang kawalan 
ng ulan, kundi ang pag-ulan sa di-tamang kapa- 
nahunan, halimbawa'y sa panahon ng pag-aani 
ng trigo o sebada.--Ihambing ang Lev 26:4: 1Sa 
12:17, 18. 


TAGGUTOM 


Natural lamang na makadama ng pansaman- 
talang gutom, ngunit ang namamalaging gutom, 
halimbawa'y sanhi ng taggutom, ay lubhang na- 
kapipinsala sa mental at pisikal na kalusugan. Nag- 
dudulot ito ng kapansin-pansing pananamlay, pag- 
hina ng mga emosyon, at kawalan ng mental na 
kasiglahan. Pinangingibabawan ang isipan ng pag- 
nanasa sa pagkain. (Ihambing ang Exo 16:3.) Bu- 
mababa ang mga pamantayang moral. (Ihambing 
ang Isa 8:21.) Maaaring makaapekto ang aktuwal 
na pagkagutom sa katinuan ng isang tao, anupat 
humahantong sa pagnanakaw, pagpatay, at ma- 
ging sa kanibalismo. Kadalasan, ang taggutom ay 
may kaakibat na pagkakasakit at mga epidemya 
dahil sa humihinang kundisyon ng mga apektado 
nito.--Ihambing ang Deu 32:24. 

Sinaunang mga Taggutom. Ang kauna-una- 
hang taggutom na tunay na makasaysayan ay ya- 
ong taggutom na nagtulak kay Abram (Abraham) 
na lisanin ang Canaan at manirahan sa Ehipto bi- 
lang dayuhan. (Gen 12:10) Noong mga araw na- 
man ni Isaac, isa muling taggutom ang naganap, 
ngunit sinabihan siya ni Jehova na huwag pumaro- 
on sa Ehipto. (Gen 26:1, 2) Maliwanag na ang pi- 
tong-tadng taggutom na sumapit sa Ehipto saman- 
talang naglilingkod doon si Jose bilang punong 
ministro at administrador ng pagkain ay umabot sa 
ibayo pa ng mga hangganan ng Ehipto, sapag- 
kat “ang mga tao sa buong lupa ay pumaroon sa 
Ehipto upang bumili [ng pagkain] kay Jose.”---Gen 
41:54-57. 

Samantalang maingat na iniwasang banggitin sa 
mga inskripsiyong Ehipsiyo ang tungkol sa pakiki- 
pamayan ng Israel sa Ehipto, may sinaunang mga 
tekstong Ehipsiyo naman na naglalarawan sa mga 
yugto ng taggutom na dulot ng di-sapat na pagtaas 
ng Ilog Nilo. Inilalarawan ng isang teksto ang isang 
yugto kung kailan pitong tadng hindi gaanong tu- 
maas ang tubig ng Nilo at ang ibinunga nitong tag- 
gutom. Ayon sa ulat, nang magwakas ang taggu- 
tom, may mga bahagi ng lupain na ipinagkaloob sa 
mga saserdote. Bagaman kinukuwestiyon kung ang 
dokumentong ito ay “isang panghuhuwad ng mga 
saserdote noong mas huling yugto, anupat upang 
ipagmatuwid ang pag-aangkin nila ng mga karapa- 
tan sa teritoryo,” sa paanuman ay masasalamin na- 
tin dito ang isang sali't saling sabi hinggil sa isang 
yugto ng pitong taong kasalatan.--Ancient Near 
Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 31. 

Bago pumasok sa Lupang Pangako ang Israel, ti- 
niyak sa kanila ni Jehova, sa pamamagitan ni Moi- 
ses, na magkakaroon sila ng saganang pagkain 
kung patuloy silang maglilingkod sa Kaniya nang 
may katapatan. (Deu 28:11, 12) Gayunman, isa sa 
nakatatakot na mga resulta na sasapit sa Israel da- 


1242 


hil sa kanilang kawalang-katapatan ay ang taggu- 
tom. (Deu 28:23, 38-42) Isang taggutom noong 
mga araw ng mga Hukom ang nag-udyok sa asawa 
ni Noemi na si Elimelec ng Betlehem na manira- 
hang kasama ng kaniyang pamilya bilang dayuhan 
sa Moab. (Ru 1:1, 2) Noong mga araw ni David, 
nagpasapit si Jehova ng tatlong-tadng taggutom sa 
lupain ng Israel dahil sa pagkakasala sa dugo na 
ipinataw sa sambahayan ni Saul may kaugnayan sa 
mga Gibeonita. (2Sa 21:1-6) Bilang sagot sa pana- 
langin ni Elias, isang tatlo-at-kalahating-taong tag- 
tuyot na nagdulot ng matinding taggutom ang su- 
mapit sa di-tapat na Israel. (San 5:17: 1Ha 17) 
Bukod sa pangkalahatang mga taggutom noong 
mga araw ni Eliseo, nagkaroon din ng taggutom 
nang kubkubin ng mga Siryano ang Samaria, anu- 
pat noong panahong iyon ay may napaulat na isang 
kaso ng kanibalismo.---2Ha 4:38, 8:1, 6:24-29. 

Bagaman nagbabala ang mga propeta ng Diyos 
na ang pag-aapostata ay magdudulot ng kamata- 
yan sa pamamagitan ng taggutom, salot at tabak, 
mas pinili ng di-tapat na mga Judeano na makinig 
sa kanilang mga bulaang propeta, na tumiyak sa 
kanila na walang darating na gayong kapahama- 
kan. (Jer 14:11-18, Eze 5:12-17) Gayunman, nagka- 
totoo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos. 
Gayon na lamang katindi ang naging taggutom sa 
Jerusalem noong panahong kubkubin ito ng mga 
Babilonyo (609-607 B.C.E.) anupat pinakuluan at 
kinain ng mga babae ang kanilang sariling mga 
anak.--Pan 4:1-10, 5:10, 2Ha 25:1-3, Jer 52:4-6, 
ihambing ang Deu 28:51-53. 

Sa pamamagitan ng propetang si Joel, patiunang 
binabalaan ni Jehova ang Israel hinggil sa isang 
napakalubhang salot ng mga insekto na wawasak 
sa lupain at magdudulot ng matinding taggutom 
bago dumating “ang araw ni Jehova."—Joe 1. 

Pagkaraan ng ilang siglo, inihula ni Jesus ang 
mga kakapusan sa pagkain bilang isa sa mga pag- 
kakakilanlan ng katapusan ng “sistema ng mga ba- 
gay.” (Mat 24:3, 7; ihambing ang Apo 6:5, 6.) Gaya 
ng patiunang ipinabatid ni Agabo na isang pro- 
petang Kristiyano, talagang nagkaroon ng isang 
malaking taggutom noong panahon ni Empera- 
dor Claudio (41-54 C.E.). (Gaw 11:28) Ilang taon 
bago nito, noong taong 42 C.E., sinalanta ng isang 
matinding taggutom ang Ehipto, kung saan nanini- 
rahan ang maraming Judio. At “malaking panga- 
ngailangan” naman ang sumapit sa Judea at Jeru- 
salem nang kubkubin ng mga hukbong Romano sa 
ilalim ni Heneral Tito ang Jerusalem at tuluyan 
itong wasakin noong 70 C.E. (Luc 21:23) Isinasalay- 
say ni Josephus ang kahila-hilakbot na mga kalaga- 
yan ng pagkagutom sa lunsod, anupat ang mga tao 
roon ay napilitang kumain ng katad, damo at daya- 


1243 


mi, at sa isang kaso, inihaw at kinain pa nga ng 
isang ina ang kaniyang anak. (The Jewish War, VI, 
193-213 [iii, 3, 4]) Gayunman, noong inihuhula ni 
Jesus ang ganitong mga kakapusan sa pagkain, ipi- 
nahiwatig niya na hindi lamang mga pangyayari 
bago ang pagkawasak ng Jerusalem ang nasa isip 
niya kundi pati yaong magaganap kapag dumating 
na ang panahon upang ang Anak ng tao ay buma- 
lik na nasa kaluwalhatian ng kaniyang Kaharian. 
--luc 21:11, 27, 31, ihambing ang Apo 6:5, 6. 

Paglaya Mula sa Taggutom. Tinitiyak ni Kris- 
to Jesus na sasagutin ng Diyos ang panalangin ng 
tapat na mga lingkod ukol sa pang-araw-araw ni- 
lang pagkain at na paglalaanan yaong mga nag- 
uuna ng Kaharian ng Diyos. (Mat 6:11, 33, iham- 
bing ang Aw 33:19: 37:19, 25.) Ngunit, dahil sa 
pagsalansang at pag-uusig, ipinakita ni Jesus na 
may mga panahong maaaring dumanas ng gutom 
ang kaniyang mga lingkod. (Mat 25:35, 37, 40) Ha- 
limbawa, isinalaysay mismo ng apostol na si Pablo 
na maraming ulit siyang dumanas kapuwa ng gu- 
tom at uhaw samantalang nakikibahagi siya sa mi- 
nisteryo sa ilalim ng mahihirap na kalagayan. (1Co 
4:11-13, 2Co 11:27: Fil 4:12) Gayunman, nagpaha- 
yag siya ng pagtitiwala na hindi kailanman maihi- 
hiwalay ng pisikal na gutom ang tapat na mga 
lingkod ng Diyos mula sa umaalalay na lakas ng 
pag-ibig ng Diyos.--Ro 8:35, 38, 39, ihambing sa 
Luc 6:25. 

Yaong mga may wastong pagkagutom at pagka- 
uhaw sa katuwiran at katotohanan ay laging bubu- 
sugin sa espirituwal. (Mat 5:6: Ju 6:35) Kasama rito 
yaong mga kabilang sa “malaking pulutong” na 
may pag-asang makaligtas sa “malaking kapighati- 
an” at na tungkol sa kanila ay isinulat na “hindi na 
sila magugutom ni mauuhaw pa man.” (Apo 7:9, 
13-17) At sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian ng 
Diyos ay magkakaroon din ng kasaganaan upang 
sapatan naman ang pisikal na gutom ng buong 
sangkatauhan.---Aw 72:16: Isa 25:6. 


TAGUBILIN. Tingnan ang Turo, TAGUBILIN. 


TAHAN, MGA TAHANITA [Ni (Kay) Ta- 
han]. Si Tahan ang pinagmulan ng isang Efraimi- 
tang pantribong pamilya, ang mga Tahanita. (Bil 
26:35) Hindi tiyak kung siya rin ang Tahan na bi- 
nanggit sa 1 Cronica 7:25. 


TAHAS [Balat ng Poka]. Isang anak ng kapatid 
ni Abraham na si Nahor sa babae nito na si Reuma. 
--Gen 22:23, 24. 


TAHAT [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “mas mababa, nasa ilalim]. 

1. Isang inapo ni Efraim sa pamamagitan ni Su- 
tela.— 1Cr 7:20. 


TAINGA, PANDINIG 


2. Isa pang Efraimita, kamag-anak ng Blg. 1. 
— 1Cr 7:20. 

3. Isang Kohatitang Levita; ninuno nina Samuel 
at Heman.—1Cr 6:22, 24, 33, 37, 38. 

4. Isang dakong pinagkampuhan ng Israel sa 
ilang, hindi alam kung saan ang lokasyon nito.---Bil 
33:26, 27. 


TAHREA. Isang “anak” ni Mikas at inapo ni 
Haring Saul. (1Cr 9:39-41) Tinatawag siyang “Ta- 
rea” sa 1 Cronica 8:35. 


TAINGA, PANDINIG. Ang tainga ay ang 
sangkap para sa pagdinig na dinisenyo at nilalang 
ng Diyos na Jehova. (Aw 94:9, Kaw 20:12) Ang tai- 
nga ay binubuo ng tatlong bahagi: ang panlabas na 
tainga, ang panggitnang tainga, at ang panloob na 
tainga. Ang panggitnang tainga ay isang maliit na 
butas na kinaroroonan ng salamin ng tainga (ear- 
drum) at papasok sa masalimuot na mga daanan na 
siyang panloob na tainga. Bukod sa ginagamit ito 
may kaugnayan sa pagdinig, may mga sangkap din 
sa panloob na tainga na nauugnay sa panimbang at 
paggalaw. Malaki ang naitutulong ng pagkakaroon 
ng dalawang tainga upang matukoy ng isa ang pi- 
nanggagalingan at direksiyon ng mga tunog. 
Naririnig ng tainga ng tao ang mga tunog na nasa 
pagitan ng mga 20 hanggang 20,000 siklo bawat se- 
gundo. Ang mga tainga naman ng maraming ha- 
yop ay sensitibo sa mas matataas na tono na hindi 
na marinig ng tainga ng tao. Kahanga-hanga ang 
kakayahan ng tainga ng tao na makarinig ng iba't 
ibang antas ng lakas ng tunog. Ang pinakamalakas 
na tunog na makakayanan ng tainga nang hindi ito 
napipinsala ay dalawang milyong milyong ulit ng 
pinakamahinang tunog na posibleng marinig. Prak- 
tikal ang antas ng pagiging sensitibo ng tainga ng 
tao, sapagkat kung mas matalas pa ang pandinig 
nito, maririnig na nito pati ang walang-tigil na ga- 
law ng mga molekula ng mga partikula sa hangin. 
Yamang ang Maylikha ng tainga ay nakaririnig, 
tinutukoy siya ng Bibliya sa makasagisag na para- 
an bilang may mga tainga o pandinig. (Ne 1:6, Aw 
116:1, 2) Sa pamamagitan ng sagisag na ito, inila- 
larawan ni Jehova ang kaniyang sarili bilang may 
mga taingang handang makinig sa mga panala- 
ngin, pakiusap, at kahilingan ng mga matuwid. 
(Aw 10:17: 18:6: 34:15: 130:2; Isa 59:1: 1Pe 3:12) 
Kahit naririnig niya ang mga bulung-bulungan ng 
mga reklamador at ang balakyot na pananalita ng 
kaniyang mga kaaway (Bil 11:1, 2Ha 19:28), hindi 
niya dinirinig ang kanilang paghingi ng tulong ka- 
pag inabutan sila ng paglalapat ng kahatulan. (Eze 
8:18) Bagaman may mga taingang nakalilok o na- 
kaukit sa mga imaheng idolo, hindi sila maka- 
rinig at wala silang kapangyarihang tumanggap 


TAINGA, PANDINIG 


o sumagot sa mga panalangin ng kanilang mga 
mananamba.--Aw 115:6. 

Makasagisag na Paggamit. Sa Bibliya, ang 
salitang “tainga” o “pandinig” ay mariing ginagamit 
sa makasagisag na diwa upang kumatawan sa kum- 
pletong proseso ng pakikinig. Ang “tainga” ay gina- 
gamit may kinalaman sa kakayahang makarinig at 
pagkatapos ay pagtimbang-timbangin ang katoto- 
hanan at kahalagahan niyaong sinabi. (Job 12:11, 
34:3) Ang pagkakagamit ng pananalitang “makinig” 
o ikiling ang pandinig ng isa' ay nagpapahiwatig ng 
pagbibigay-pansin upang kumilos kaayon ng bagay 
na narinig. (Aw 78:1: 86:6; Isa 51:4) Ang 'pagbubu- 
kas ng pandinig” ng isa ay nangangahulugan ng 
pagtanggap niya ng unawa o kaliwanagan hinggil sa 
isang bagay. (Isa 50:5) Ang pananalitang 'buksan 
ang pandinig' ay maaaring nagmula sa kaugalian sa 
mga lupain sa Silangan na bahagyang alisin ng 
isang tao ang kaniyang putong upang makarinig 
siya nang mas maliwanag. Ang pananalitang ito, 
gayundin ang pariralang ibunyag sa pandinig, ay 
tumutukoy sa pagbibigay ng impormasyon nang 
sarilinan o sa pagsisiwalat ng isang lihim o ng 
isang bagay na hindi pa nalalaman.--- 1Sa 9:15, 20: 
2, 12, 13; 2Sa 7:27. 

Ang 'ginising na pandinig” ay isa na ginawang 
atentibo. (Isa 50:4) Maaaring ang pandinig na iyon 
ay sa isang tao na dating kabilang sa mga “bingi [sa 
espirituwal] bagaman mayroon silang [literal na] 
mga tainga.” (Isa 43:8) Sa Bibliya, ang taong matu- 
wid ay inilalarawang nakikinig sa Diyos ngunit nag- 
tatakip ng kaniyang tainga upang hindi makarinig 
ng kabalakyutan. (Isa 33:15) Sa katulad na paraan, 
ang salitang Griego para sa “makinig” ay maaaring 
mangahulugan ng 'pagbibigay-pansin, pagkauna- 
wa, at pagkilos ayon sa narinig,” gaya noong sabihin 
ni Jesu-Kristo: “Ang aking mga tupa ay nakikinig sa 
aking tinig,” at, “ang ibang tao ay hindi nga nila su- 
sundan kundi tatakas mula sa kaniya, sapagkat hin- 
di nila kilala ang tinig ng ibang mga tao.”--Ju 10: 
27, 5. 

Sa kabilang dako naman, sinasabing ang mga ta- 
inga ng mga mapaghimagsik ay “mabigat” (KJ) 
o “bingi.” (Isa 6:10, Gaw 28:27) Ang gayong mga ba- 
lakyot ay inihahalintulad sa kobra na nagtatakip ng 
mga tainga nito, anupat tumatangging makinig sa 
tinig ng engkantador.---Aw 58:4. 

Sa pamamagitan ng kaniyang mga lingkod, tinu- 
koy ni Jehova ang sutil at masuwaying mga Israeli- 
ta bilang may 'di-tuling mga tainga.” (Jer 6:10, Gaw 
7:51) Ang mga ito ay waring natatakpan ng isang 
bagay na nakahahadlang sa pagdinig. Ang mga ito 
ay mga tainga na hindi binuksan ni Jehova, na nag- 
bibigay ng mga taingang nakauunawa at masunu- 
rin doon sa mga humahanap sa kaniya ngunit nag- 
papahintulot naman na pumurol ang espirituwal na 


1244 


pandinig ng mga masuwayin. (Deu 29:4, Ro 11:8) 
Inihula ng apostol na si Pablo ang isang panahon 
kung kailan mag-aapostata mula sa tunay na pana- 
nampalataya ang ilan na nag-aangking Kristiyano, 
anupat ayaw nilang marinig ang katotohanan ng 
Salita ng Diyos kundi nais nilang “makiliti” ang kani- 
lang mga tainga ng mga bagay na kalugud-lugod sa 
kanila, at sa gayon ay makikinig sa mga bulaang 
guro. (2Ti 4:3, 4: 1Ti 4:1) Gayundin, maaaring “ma- 
ngilabot ang mga tainga ng isa kapag nakarinig 
siya ng nakatatakot na balita, lalo na ng balita tung- 
kol sa kapahamakan.--- 1Sa 3:11, 2Ha 21:12, Jer 19:3. 


Nang mabulag si Saul ng Tarso dahil 
sa isang kahima-himalang liwanag, 
narinig ba ng mga lalaking kasama 

niya ang tinig na narinig ni Saul? 


Ang isang halimbawa kung saan makikita ang ka- 
ibahan ng literal na pagkarinig sa isang tunog at ng 
pagkarinig nang may unawa ay matatagpuan sa 
ulat hinggil sa pagkakumberte ni Saul ng Tarso at 
sa sarili niyang salaysay tungkol dito. (Gaw 9:3-8, 
22:6-11) Sinasabi ng ulat sa Gawa 9:7 na ang mga 
lalaking kasama ni Saul ay nakarinig ng “tinig” 
(AS-Tg, BSP, MB, NPV) o ng “tunog ng isang ti- 
nig.” (NW) Gayunman, gaya ng nakaulat sa Gawa 
22:9, sinabi ni Pablo (Saul) na hindi narinig ng 
mga lalaking kasama niya ang tinig. Kapag uuna- 
wain nang wasto, ang sinabi sa dalawang talata 
ay walang pagkakasalungatan. Ang salitang Griego 
para sa “tinig” (pho-ne') sa Gawa 9:7 ay nasa kau- 
kulang genitive (phones') anupat sa talatang ito 
ay nangangahulugan ng pagkarinig ng isang tinig 
-narinig ang tunog ngunit hindi ito naunawaan. Sa 
Gawa 22:9, ang phone” ay nasa kaukulang accusa- 
tive (pho-nen'): “hindi narinig [ng mga lalaki] ang ti- 
nig”--narinig nila ang tunog ng isang tinig ngunit 
hindi nila naintindihan ang mga salita o ang kahu- 
lugan nito, hindi nila naunawaan ang sinabi ni Jesus 
kay Saul. (Gaw 9:4) Ang pagkaalam na ginagamit 
ng Bibliya ang “pagkarinig” ayon sa nabanggit na 
dalawang diwa ay tumutulong upang malinawan 
ang waring mga pagkakasalungatan. 

Noong italaga sa Israel ang pagkasaserdote, inu- 
tusan si Moises na kumuha ng dugo ng barakong 
tupa ng pagtatalaga at ilagay iyon sa pingol ng ka- 
nang tainga ni Aaron at ng bawat isa sa kaniyang 
mga anak, gayundin sa kanang kamay at kanang 
paa, anupat ipinahihiwatig na ang kanilang pinaki- 
kinggan, ang kanilang ginagawa, at ang paraan ng 
kanilang paglakad ay dapat na tuwirang maapektu- 
han ng nagaganap doon. (Lev 8:22-24) Sa katulad 
na paraan, hinggil sa nilinis na ketongin, sinabi ng 
Kautusan na ang saserdote ay dapat maglagay ng 


1245 


dugo ng barakong tupa na inihandog bilang handog 
ukol sa pagkakasala, gayundin ng langis na inihan- 
dog, sa pingol ng kanang tainga ng ketongin. (Lev 
14:14, 17, 2b, 28) Kahawig ng kaayusang ito ang 
probisyon para sa taong nais na manatiling alipin ng 
kaniyang panginoon hanggang sa panahong walang 
takda. Sa gayong kaso, ang alipin ay dadalhin sa 
poste ng pinto at ang tainga niya ay bubutasan ng 
kaniyang panginoon sa pamamagitan ng balibol. 
Maliwanag na ang nakalantad na markang ito, na 
inilagay sa sangkap para sa pagdinig, ay sumasagi- 
sag sa pagnanais ng alipin na patuloy na makinig at 
sumunod sa kaniyang panginoon.---Exo 21:5, 6. 

Hinggil sa malaking pangangailangan ng tao na 
makinig sa Diyos, sa diwa ng maingat na pagbibi- 
gay-pansin at pagsunod sa kaniyang mga salita 
gaya ng iniuutos sa Bibliya, sa halip na makita ang 
Diyos gaya ng iginigiit ng ilan, si R. C. Dentan ay 
nagkomento: “Sa Bibliya, ang susing salita sa pag- 
tugon ng tao sa Diyos ay ‘pagdinig’ sa halip na 
"pagkakita . . . Para sa mahiwagang mga relihi- 
yon, ang pinakasukdulang relihiyosong karanasan 
ay ang makita” ang diyos, ngunit para sa Bibliya, 
kung saan ang pangunahing relihiyosong saloobin 
ay pagsunod sa salita ng Diyos, ang idiniriin ay ang 
‘pagdinig’ sa kaniyang tinig. Kaya naman ang pina- 
kamahalagang pormula ng relihiyon ng Israel ay 
nagsisimula sa: “Dinggin mo, O Israel.’ 'Siya na nasa 
panig ng Diyos' ay hindi ang mistiko na nakakita ng 
pangitain, kundi ang isa na dumirinig sa mga sali- 
ta ng Diyos’ (Juan 8:47).”---The Interpreter's Dictio- 
nary of the Bible, inedit ni G. Buttrick, 1962, Tomo 2, 
p. 1; tingnan ang PAGKABINGI. 


TAKBUHAN. 
MGA. 


TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, 
MGA. Matapos talakayin ang nalalapit na pag- 
kawasak ng lunsod ng Jerusalem, sinabi ni Jesus: 
“At ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga bansa, 
hanggang sa matupad ang mga takdang panahon 
ng mga bansa [mga panahon ng mga Gentil,” 
AS-T9].” (Luc 21:24) Ang yugtong ipinahihiwatig 
ng pananalitang “mga takdang panahon ng mga 
bansa [sa Gr., kai-roi” ethnon'|,” partikular na hing- 
gil sa kahulugan at implikasyon nito, ay naging da- 
hilan ng maraming talakayan. 

Kahulugan ng “mga Takdang Panahon.” Ang 
pananalitang “mga takdang panahon” na ginamit 
dito ay nagmula sa salitang Griego na kairos’ (pang- 
maramihan, kairoi'), na ayon sa Vine's Expository 
Dictionary of Old and New Testament Words (1981, 
Tomo 4, p. 138) ay “tumutukoy sa isang takda o tiyak 
na yugto, isang kapanahunan, kung minsan ay isang 
naaangkop o tamang panahon.” Binibigyang-katutu- 


Tingnan ang LARO AT PALARO, 


TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA 


ran din ito ng Greek-English Lexicon nina Liddell at 
Scott (1968, p. 859) bilang “eksakto o tamang pana- 
hon.” Kaya naman ang kairos’ ay ginagamit upang 
tumukoy sa “kapanahunan” ng pag-aani, “kapanahu- 
nan” ng mga bunga, at “kapanahunan” ng mga igos 
(Mat 13:30, 21:34: Mar 11:13), sa “tamang panahon” 
para sa pamamahagi ng pagkain (Mat 24:45: Luc 
12:42): sa “takdang panahon” upang simulan ni Jesus 
ang kaniyang ministeryo at sa yugto ng oportunidad 
na kasabay nito (Mar 1:15, Mat 16:3; Luc 12:56, 
19:44): at sa “takdang panahon” ng kaniyang kama- 
tayan. (Mat 26:18) Nang palalayasin na ni Jesus ang 
mga demonyo mula sa dalawang lalaki, ang mga ito 
ay humiyaw: “Pumunta ka ba rito upang pahirapan 
kami bago ang takdang panahon?”---Mat 8:29. 

Ginagamit din ang kairos’ upang tumukoy sa 
panghinaharap na mga panahon o mga pangyayari 
sa loob ng kaayusan o talaorasan ng Diyos, partiku- 
lar na may kaugnayan sa pagkanaririto ni Kristo at 
sa kaniyang Kaharian. (Gaw 1:7: 3:19: 1Te 5:1) Ha- 
limbawa, may binabanggit ang apostol na si Pablo 
na “sagradong lihim” na isiniwalat ng Diyos “ukol 
sa isang pangangasiwa sa hustong hangganan ng 
mga takdang panahon [kai'ron'], samakatuwid nga, 
upang muling tipunin ang lahat ng mga bagay kay 
Kristo, ang mga bagay na nasa langit at ang mga 
bagay na nasa lupa.” (Efe 1:9, 10) Dahil sa kahulu- 
gan ng salitang kairos’ ayon sa pagkakagamit sa 
teksto ng Bibliya, maaasahan lamang na ang pana- 
nalitang “mga takdang panahon ng mga bansa” ay 
tumutukoy, hindi sa isang bagay na malabo o di- 
tiyak, kundi sa isang “takda o tiyak na yugto,” isang 
“eksakto o tamang panahon,” isa na may tiyak na 
pasimula at tiyak na katapusan. 

Ang “mga Bansa” at ang “Jerusalem.” Sabi- 
hin pa, ang sinabi ni Jesus sa Lucas 21:24 ay nauug- 
nay sa 'pagyurak sa Jerusalem,' na binanggit niyang 
magpapatuloy hanggang sa matupad ang “mga tak- 
dang panahon ng mga bansa.” Ang terminong “mga 
bansa” o “mga Gentil” ay isinalin mula sa salitang 
Griego na ethne, na nangangahulugang “mga ban- 
sa” at ginamit ng mga manunulat ng Bibliya upang 
espesipikong tumukoy sa mga bansang di-Judio. Da- 
hil dito, ipinapalagay ng ilan na ang hula ay tumutu- 
koy sa yugto ng panahon kung kailan ang mismong 
lugar ng sinaunang lunsod ng Jerusalem ay mapapa- 
sailalim sa pamumuno at kontrol ng mga Gentil. 

Maliwanag na ang literal na lunsod ng Jerusalem 
ang tinutukoy ni Jesus nang ilarawan niya ang pag- 
kawasak na sasapit, at talaga namang sumapit, sa 
lunsod na iyon noong taong 70 C.E. nang gibain ng 
mga Romano ang Jerusalem. Gayunman, ipinahihi- 
watig ng pananalita may kinalaman sa “mga tak- 
dang panahon ng mga bansa" na lampas pa sa 
yugtong iyon ang saklaw ng hula, gaya ng sabi 
ng maraming komentarista. Halimbawa, sinabi sa 


TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA 


kilalang Commentary ni F. C. Cook tungkol sa Lucas 
21:24: “Inihihiwalay nito ang purong eskatolohikal 
na bahagi [samakatuwid nga, ang bahaging nauug- 
nay sa mga huling araw] ng dakilang hula, mula sa 
bahagi na wastong nauukol sa pagkawasak ng Jeru- 
salem.” Kaya nga mahalagang alamin kung ano ang 
tinutukoy ng kinasihang Kasulatan sa salitang “Je- 
rusalem” upang matiyak kung ang “mga takdang 
panahon ng mga bansa” ay nauugnay lamang sa li- 
teral na lunsod ng Jerusalem o kung nauugnay rin 
ito sa iba pang bagay na mas dakila. 

Ang Jerusalem ang kabisera ng bansang Israel, at 
ang mga hari ng bansang ito na mula sa linya ni Da- 
vid ay sinasabing “umupo sa trono ni Jehova.” (1Cr 
29:23) Dahil dito, ang lunsod ay kumatawan sa sen- 
tro ng pamahalaang itinatag ng Diyos o sa makala- 
rawang kaharian ng Diyos na nagpuno sa pamama- 
gitan ng sambahayan ni David. Ang Jerusalem, 
kasama ang Bundok Sion, ang naging “bayan ng 
Dakilang Hari.” (Aw 48:1, 2) Kaya ito ay sumagisag 
sa kaharian ng dinastiya ni Haring David, kung pa- 
anong ang Washington, London, Paris, at Moscow ay 
kumakatawan sa namamahalang mga kapangyari- 
han ng makabagong-panahong mga bansa at tinu- 
tukoy sa mga balita gamit ang mga pangalang iyon. 
Matapos yurakan ng mga Babilonyo ang Jerusalem, 
anupat ang hari nito ay dinala sa pagkatapon at ang 
lupain ay natiwangwang, wala nang miyembro ng 
Davidikong dinastiya ang muling namahala mula sa 
makalupang Jerusalem. Gayunman, ipinakikita ng 
Kasulatan na si Jesus, ang Mesiyas, na ipinanganak 
sa linya ni David, ay mamamahala mula sa makala- 
ngit na Bundok Sion, mula sa makalangit na Jerusa- 
lem.--Aw 2:6, 7: Heb 5:5: Apo 14:1, 3. 

Pasimula ng “pagyurak.” Ang 'pagyurak' sa 
kaharian ng dinastiya ng Davidikong mga tagapa- 
mahala ay hindi nagsimula noong 70 C.E. nang wa- 
sakin ng mga Romano ang lunsod ng Jerusalem. 
Nagsimula iyon maraming siglo bago nito nang 
ibagsak ng mga Babilonyo ang dinastiyang iyon no- 
ong 607 B.C.E. Noon ay winasak ni Nabucodonosor 
ang Jerusalem at dinala niyang bihag ang hari nito 
na si Zedekias, at ang lupain ay naiwang tiwang- 
wang. (2Ha 25:1-26, tingnan ang KRONOLOHIYA.) Ka- 
suwato ito ng makahulang mga salita sa Ezekiel 
21:25-27 na ipinatungkol kay Zedekias: “Hubarin 
mo ang turbante, at alisin mo ang korona. Hindi na 
ito magiging gaya ng dati. . . . Kagibaan, kagibaan, 
kagibaan ang gagawin ko roon. Kung tungkol din 
dito, hindi nga iyon aariin ninuman hanggang sa 
dumating siya na may legal na karapatan, at ibibi- 
gay ko iyon sa kaniya.” Ipinakikita sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan na ang may “legal na karapa- 
tan” sa Davidikong korona na naiwala ni Zedekias ay 
si Kristo Jesus, anupat nang ipatalastas ng anghel 


1246 


ang kaniyang kapanganakan ay sinabi nito: “Ibibi- 
gay sa kaniya ng Diyos na Jehova ang trono ni Da- 
vid na kaniyang ama, at siya ay mamamahala 
bilang hari sa sambahayan ni Jacob magpakailan- 
man, at hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang 
kaharian.”--Luc 1:32, 33. 

Nang bumagsak ang Jerusalem noong 607 B.C.E., 
mga kapangyarihang Gentil ang namuno sa buong 
lupa. Naputol ang Davidikong dinastiya at pamama- 
hala, anupat ang Jerusalem, o ang isinasagisag nito, 
ay patuloy na 'yuyurakan' hangga't ang kaharian ng 
Diyos, na nagpuno sa pamamagitan ng sambaha- 
yan ni David, ay nasa isang mababa at di-aktibong 
kalagayan sa ilalim ng mga kapangyarihang Gentil. 
Bilang komento sa gayong pag-uugnay sa pamama- 
hala, ang Unger's Bible Dictionary (1965, p. 398) ay 
nagsabi: “Kaya naman humahayo ang mga Gentil 
bilang “ang mga bansa" tungo sa katapusan ng kani- 
lang pagiging katiwala bilang mga tagapamahala sa 
lupa. Ang wakas ng yugtong ito ang magiging ka- 
tapusan ng ‘mga panahon ng mga Gentil (Lucas 
21:24, Dan. 2:36-44).”--Ihambing ang Eze 17:12-21, 
gayundin ang paglalarawan sa pagbagsak ng Medo- 
Persia sa Dan 8:7, 20. 

Kaugnayan sa mga Hula ni Daniel. Sa hu- 
lang iyon tungkol sa panahon ng kawakasan, mga 
dalawang beses na tinukoy ni Jesus ang nilalaman 
ng aklat ng propetang si Daniel. (Ihambing ang 
Mat 24:15, 21 sa Dan 11:31, 12:1.) Sa aklat ng Da- 
niel, masusumpungan natin ang isang paglalara- 
wan hinggil sa pamumuno ng mga kapangyarihang 
Gentil sa buong lupa sa loob ng kanilang “mga tak- 
dang panahon.” Inilalahad ng ikalawang kabanata 
ng Daniel ang makahulang pangitain (ni Haring Na- 
bucodonosor) tungkol sa malaking imahen at, sa ila- 
lim ng pagkasi, ipinaliwanag ni Daniel na ito ay 
kumakatawan sa sunud-sunod na mga kapangyari- 
hang pandaigdig na Gentil, na magwawakas ka- 
pag pinuksa ang mga ito ng Kahariang itinatag ng 
“Diyos ng langit,” ang Kahariang mamamahala sa 
buong lupa. (Dan 2:31-45) Kapansin-pansin na ang 
unang bahagi ng imahen ay lumalarawan sa Imper- 
yo ng Babilonya, ang unang kapangyarihang pan- 
daigdig na 'yumurak sa Jerusalem’ nang ibagsak 
nito ang Davidikong dinastiya at iwanang bakante 
ang “trono ni Jehova” sa Jerusalem. Pinatutunayan 
din nito na ang “mga takdang panahon ng mga ban- 
sa” ay nagsimula sa taon ng pagkawasak ng Jerusa- 
lem noong 607 B.C.E. 

Pangitain tungkol sa punungkahoy sa Daniel 
kabanata 4. Muli, sa aklat ng Daniel ay may ka- 
halintulad din ang paggamit ni Jesus ng pana- 
nalitang “mga panahon” may kinalaman sa “mga 
bansa,” o mga kapangyarihang Gentil. At muli, si 
Nabucodonosor, na nag-alis sa inapo ni David na si 


1247 


Zedekias mula sa trono, ang tumanggap ng isa pang 
pangitain na ayon sa pakahulugan ni Daniel ay na- 
uugnay sa pagkaharing itinalaga ng Diyos. Isang 
pagkalaki-laking punungkahoy ang nakita sa maka- 
sagisag na pangitain at isang anghel mula sa langit 
ang nag-utos na putulin iyon. Pagkatapos, binigki- 
san ng bakal at tanso ang tuod niyaon at pinanatili 
sa gayong kalagayan kasama ng damo sa parang 
hanggang sa lumipas dito ang “pitong panahon.” 
“Bayaang mapalitan ang puso nito niyaong hindi sa 
tao, at puso ng hayop ang maibigay rito, at pitong 
panahon ang palipasin dito . . . sa layon na mala- 
man ng mga taong nabubuhay na ang Kataas- 
taasan ay Tagapamahala sa kaharian ng mga tao at 
na sa isa na ibig niya ay ibinibigay niya iyon at ini- 
lalagay niya sa ibabaw niyaon maging ang pinaka- 
mababa sa mga tao. ”---Dan 4:10-17, tingnan ang 4: 
16, tlb sa Rbi8. 

Nauugnay sa “mga takdang panahon ng mga 
bansa.” Ang pangitain ay walang alinlangang 
natupad kay Nabucodonosor. (Tingnan ang Dan 
4:31-35.) Dahil dito, ipinapalagay ng ilan na sa ka- 
niya lamang ito nagkaroon ng tuwiran at makahu- 
lang katuparan at sa pangmalas nila, inihaharap 
lamang ng pangitain ang walang-hanggang katoto- 
hanan na 'ang Diyos ay nakatataas sa lahat ng iba 
pang kapangyarihan---ito man ay sa tao o sa itinu- 
turing na diyos.” Kinikilala nila na maaaring ikapit 
ang gayong katotohanan o simulain sa ibang mga 
bagay bukod pa sa kaso ni Nabucodonosor ngunit 
hindi nila iniisip na iyon ay nauugnay sa anumang 
espesipikong yugto ng panahon o iskedyul ng Diyos. 
Gayunman, isinisiwalat ng pagsusuri sa buong aklat 
ng Daniel na laging may kaugnay na panahon ang 
lahat ng pangitain at hula na inilalahad nito. At ang 
mga kapangyarihang pandaigdig at mga pangyaya- 
ring inilalarawan sa bawat pangitain ay hindi ipi- 
nakikita na nakabukod o basta na lamang naga- 
nap anupat mahirap matukoy kung kailan nangyari, 
kundi sa halip ay bahagi ng isang tagpo sa kasaysa- 
yan o ng sunud-sunod na mga pangyayari. (Iham- 
bing ang Dan 2:36-45, 7:3-12, 17-26, 8:3-14, 20-25; 
9:2, 24-27: 11:2-45: 12:7-13.) Karagdagan pa, ang 
aklat ay paulit-ulit na umaakay sa konklusyon na 
siyang tema ng mga hula nito: ang pagtatatag ng 
isang pansansinukob at walang-hanggang Kaharian 
ng Diyos na pamamahalaan ng “anak ng tao.” (Dan 
2:35, 44, 45: 4:17, 25, 32, 7:9-14, 18, 22, 27, 12:1) 
Gayundin, sa buong Hebreong Kasulatan, tanging 
sa aklat na ito mababasa ang pananalitang “pana- 
hon ng kawakasan.”---Dan 8:19, 11:35, 40, 12:4, 9. 

Dahil sa mga nabanggit, waring hindi makatuwi- 
rang ipalagay na ang pangitain tungkol sa makasa- 
gisag na “punungkahoy” at ang pagtukoy nito sa “pi- 


TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA 


tong panahon” ay walang ibang katuparan maliban 
sa pitong-taong pagkabaliw ng isang tagapamaha- 
lang Babilonyo at sa kaniyang paggaling at pagbalik 
sa kapangyarihan, lalo na kung isasaalang-alang 
ang makahulang pagtukoy ni Jesus sa “mga takdang 
panahon ng mga bansa.” Ang panahon kung kailan 
ibinigay ang pangitain: sa kritikal na yugto sa ka- 
saysayan nang pahintulutan ng Diyos, Soberano ng 
Sansinukob, na ibagsak ang mismong kaharian na 
itinatag niya sa kaniyang katipang bayan: ang tao 
kung kanino isiniwalat ang pangitain: sa mismong 
tagapamahala na nagsilbing instrumento ng Diyos 
sa gayong pagpapabagsak at sa gayo'y tumanggap 
ng pandaigdig na pamumuno sa kapahintulutan ng 
Diyos, samakatuwid nga, nang walang pakikialam 
ng anumang kinatawang kaharian ng Diyos na Je- 
hova, at ang buong tema ng pangitain, samakatu- 
wid nga: upang “malaman ng mga taong nabu- 
buhay na ang Kataas-taasan ay Tagapamahala sa 
kaharian ng mga tao at na sa isa na ibig niya ay ibi- 
nibigay niya iyon at inilalagay niya sa ibabaw niya- 
on maging ang pinakamababa sa mga tao” (Dan 
4:17)--ang lahat ng ito ay nagbibigay ng matibay 
na dahilan upang maniwala na inilakip sa aklat ng 
Daniel ang mahabang pangitain at ang pakahulu- 
gan nito dahil isinisiwalat ng mga ito ang haba ng 
“mga takdang panahon ng mga bansa" at ang pana- 
hon kung kailan itatatag ang Kaharian ng Diyos sa 
pamamagitan ng kaniyang Kristo. 

Ang isinasagisag ng punungkahoy at ang so- 
beranya ng Diyos. Hindi naman talaga kakaiba 
ang mga sagisag na ginamit sa makahulang pangi- 
taing ito. Sa ibang mga bahagi ng Bibliya, gina- 
mit ang mga punungkahoy upang kumatawan sa 
mga namamahalang kapangyarihan, kabilang na 
rito ang makalarawang kaharian ng Diyos sa Jeru- 
salem. (Ihambing ang Huk 9:6-15, Eze 17:1-24, 
31:2-18.) Ang pagpapasibol sa isang tuod at ang sa- 
gisag ng “isang maliit na sanga” o “sibol” ay ilang 
beses na ginamit upang kumatawan sa pagsasauli 
ng pamamahala sa isang angkan o linya, partikular 
na sa Mesiyanikong mga hula. (Isa 10:33-11:10, 
53:2-7: Jer 23:5; Eze 17:22-24: Zac 6:12, 13; iham- 
bing ang Job 14:7-9.) Tinukoy ni Jesus ang kani- 
yang sarili kapuwa bilang “ang ugat at ang supling 
ni David. ”---Apo 5:5; 22:16. 

Maliwanag na ang pangunahing punto ng pa- 
ngitain ay ang di-mahahadlangang soberanya ng 
Diyos na Jehova sa “kaharian ng mga tao,” at ito ang 
giya upang lubos na maunawaan ang pangitain. Ipi- 
nakikita ng Daniel na ang punungkahoy ay sumagi- 
sag kay Nabucodonosor, na sa yugtong iyon ng 
kasaysayan ay siyang ulo ng nangingibabaw na Ka- 
pangyarihang Pandaigdig, ang Babilonya. Gayun- 
man, bago lupigin ni Nabucodonosor ang Jerusalem, 


TAKDANG PANAHON NG MGA BANSA, MGA 


ang makalarawang kaharian ng Diyos na namama- 
hala mula sa lunsod na iyon ang kasangkapang gi- 
namit ni Jehova upang maipahayag ang kaniyang 
lehitimong soberanya sa lupa. Sa gayon ay nagsilbi 
itong hadlang mula sa Diyos upang hindi matamo ni 
Nabucodonosor ang tunguhin niya na pamunuan 
ang daigdig. Nang pahintulutan ni Jehova na mai- 
bagsak ang makalarawang kahariang iyon sa Jeru- 
salem, hinayaan niyang maputol ang nakikitang ka- 
pahayagan ng kaniyang soberanya sa pamamagitan 
ng Davidikong dinastiya ng mga hari. Ang pandaig- 
dig na pamumuno sa “kaharian ng mga tao,” na 
noo'y hindi na nahahadlangan ng anumang kina- 
tawang kaharian ng Diyos, ay napasakamay ng 
mga bansang Gentil. (Pan 1:5: 2:2, 16, 17) Batay sa 
mga bagay na ito, “ang punungkahoy” ay kumaka- 
tawan, hindi lamang kay Nabucodonosor, kundi ma- 
ging sa pandaigdig na soberanya o pamumuno ayon 
sa kaayusan ng Diyos. 

Pagsasauli ng pandaigdig na pamumuno. 
Gayunman, dito ay nililinaw ng Diyos na hindi niya 
tuluyang ipauubaya sa mga kapangyarihang Gentil 
ang gayong pandaigdig na pamumuno. Ipinakikita 
ng pangitain na ang Diyos ay magpipigil (inilalara- 
wan ng bakal at tanso na nakabigkis sa tuod ng pu- 
nungkahoy) hanggang sa “pitong panahon ang ma- 
kalipas dito.” (Dan 4:16, 23, 25) Pagkatapos, yamang 
“ang Kataas-taasan ay Tagapamahala sa kaharian 
ng mga tao,” ibibigay ng Diyos ang pandaigdig na 
pamumuno “sa isa na ibig niya.” (Dan 4:17) Ipinaki- 
kita ng mismong makahulang aklat ng Daniel na 
ang isang iyon ay ang “anak ng tao” kung kanino 
ibinigay ang “pamamahala at dangal at kaharian, 
upang ang lahat ng mga bayan, mga liping pam- 
bansa at mga wika ay maglingkod sa kaniya.” (Dan 
7:13, 14) Ang mismong hula ni Jesus, kung saan lu- 
militaw ang pananalitang “mga takdang panahon ng 
mga bansa,” ay malinaw na nagsasaad na hahawa- 
kan ni Kristo Jesus ang gayong pandaigdig na pa- 
mumuno bilang piniling Hari ng Diyos, ang taga- 
pagmana ng Davidikong dinastiya. (Mat 24:30, 31, 
Luc 21:27-31, 36) Kaya naman ang makasagisag na 
tuod, na kumakatawan sa patuloy na pagtataglay ng 
Diyos ng soberanong karapatan sa pandaigdig na 
pamumuno sa “kaharian ng mga tao,” ay naka- 
takdang muling sumibol sa Kaharian ng kaniyang 
Anak.--Aw 89:27, 35-37. 

Pitong Makasagisag na Panahon. Sa katupa- 
ran ng pangitain kay Nabucodonosor mismo, mali- 
wanag na ang “pitong panahon” ay pitong taon. Sa 
loob ng yugtong iyon ay nanatili siyang baliw, na 
may mga sintomas ng lycanthropy (delusyon na 
ang isa ay hayop), anupat iniwan niya ang kaniyang 
trono upang kumain ng damo gaya ng hayop sa pa- 
rang. (Dan 4:31-36) Kapansin-pansin na ang pagha- 


1248 


wak ng mga kapangyarihang Gentil sa pandaigdig 
na pamumuno ay inilalarawan ng Bibliya sa pama- 
magitan ng mga sagisag na mga hayop na sumasa- 
lansang sa banal na bayan ng Diyos at sa kanilang 
“Prinsipe ng mga prinsipe.” (Ihambing ang Dan 
7:2-8, 12, 17-26, 8:3-12, 20-25, Apo 11:7: 13:1-11, 
17:7-14.) May kinalaman sa salitang ‘mga panahon’ 
(mula sa Aramaikong “d-dan'), ayon sa pagkakaga- 
mit sa hula ni Daniel, ipinakikita ng mga leksikogra- 
po na tumutukoy ito sa “mga taon.” (Tingnan ang 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros, nina L. Koeh- 
ler at W. Baumgartner, Leiden, 1958, p. 1106; A He- 
brew and English Lexicon of the Old Testament, 
nina Brown, Driver, at Briggs, 1980, p. 1105; Lexicon 
Linguae Aramaicae Veteris Testamenti, inedit ni 
E. Vogt, Roma, 1971, p. 124.) Sa gayong paggamit, 
ang isang taon ay may haba na 360 araw, yamang 
ipinakikita sa Apocalipsis 12:6, 14 na ang tatlo at ka- 
lahating panahon ay katumbas ng “isang libo dala- 
wang daan at animnapung araw.” (Ihambing din 
ang Apo 11:2, 3.) Kaya batay riyan, ang “pitong pa- 
nahon” ay katumbas ng 2,520 araw. Sa hula ng Bi- 
bliya, maaaring gamitin ang espesipikong bilang ng 
mga araw upang kumatawan sa katumbas na bilang 
ng mga taon gaya ng makikita sa mga ulat ng Bi- 
lang 14:34 at Ezekiel 4:6. Upang ang pangitain sa 
Daniel kabanata 4 ay magkaroon ng katuparan na 
higit pa sa naganap noong mga araw ni Nabucodo- 
nosor, na makatuwiran namang asahan batay sa 
iniharap na mga ebidensiya, kailangang gamitin sa 
“pitong panahon” ng hulang iyon ang pormula na 
“isang araw ay isang taon.” Samakatuwid, ang “pi- 
tong panahon” ay kumakatawan sa 2,520 taon. 
May kaugnayan sa bagay na ito, kapansin-pansin 
ang isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Salig 
sa nabanggit na mga punto at ebidensiya, tinukoy 
ng Marso 1880 edisyon ng magasing Watch Tower 
ang taong 1914 bilang ang panahon ng pagtatapos 
ng “mga takdang panahon ng mga bansa" (at ng ka- 
tapusan ng pagpapahintulot na humawak ng ka- 
pangyarihan ang mga tagapamahalang Gentil). Ito 
ay mga 34 na taon bago dumating ang taong iyon at 
ang mahahalagang pangyayari na nagsimula noon. 
Sa edisyon ng Agosto 30, 1914 ng The World, isang 
kilalang pahayagan sa New York noong panahong 
iyon, isang tampok na artikulo sa pan-Linggong ma- 
gasin ng pahayagan ang nagkomento tungkol dito: 
“Ang nakapangingilabot na pagsiklab ng digmaan sa 
Europa ay katuparan ng isang di-pangkaraniwang 
hula. Sa nakalipas na dalawampu't limang taon, sa 
pamamagitan ng mga mangangaral at palimbagan, 
ang “International Bible Students' . . . ay nagpapaha- 
yag sa buong daigdig na magbubukang-liwayway sa 
[taong] 1914 ang Araw ng Poot na inihula sa Bibliya.” 
Ang mga pangyayaring naganap mula noong ta- 
Ong 1914 C.E. at pagkatapos nito ay alam na alam ng 


1249 


lahat, pasimula sa pagsiklab ng unang digmaang 
pandaigdig sa kasaysayan ng tao at unang dig- 
maang ipinakipaglaban hindi dahil lamang sa isyu 
tungkol sa pamumuno sa Europa, o sa Aprika, o sa 
Asia, kundi dahil sa isyu tungkol sa pamumuno sa 
daigdig.--Luc 21:7-24, 29-33, Apo 11:15-18, ting- 
nan ang HULING ARAW, MGA, PAGKANARIRITO. 


TAKEMONITA. Katawagan sa isa sa maka- 
pangyarihang mga lalaki ni David, si Joseb-base- 
bet. (2Sa 23:8) Yamang binaybay na Hacmonita sa 
1 Cronica 11:11, nagpapahiwatig ito ng pagiging 
isang inapo ni Hacmoni. 


TAKOT. Gaya sa karaniwang paggamit, ang ta- 
kot ay nangangahulugan ng pangamba na may 
mangyayaring masama, o nakasasakit, at karani- 
wan nang isa itong nakapipighating damdamin na 
may kasamang panghihilakbot at pagkaligalig. Ga- 
yunman, ang takot ay maaari ring mangahulu- 
gan ng kalmadong pagsasaalang-alang sa anumang 
maaaring makasakit o magdulot ng pinsala, anupat 
dahil sa gayong pagsasaalang-alang ang isa ay 
may-katalinuhang nag-iingat at nag-iisip nang pa- 
tiuna. 


Ano ang pagkatakot kay Jehova 
na dapat nating taglayin? 


Ipinakikita ng Bibliya na may wastong pagkata- 
kot at di-wastong pagkatakot. Kaya ang pagkatakot 
ay maaaring kapaki-pakinabang at nagpapakilos sa 
isang indibiduwal na gumawi nang maingat kapag 
may panganib, sa gayo'y naiiwasan niya ang kapa- 
hamakan. Maaari din itong maging malagim, anu- 
pat sinisira nito ang pag-asa at pinahihina ang loob 
ng isang tao, at maaari pa nga itong humantong sa 
kaniyang kamatayan. Ang pagkatakot sa Diyos ay 
nakabubuti, isa itong pagkasindak at malalim na 
pagpipitagan sa Maylalang at isang kapaki-pakina- 
bang na panghihilakbot na hindi Siya mapalugdan. 
Ang pagkatakot na ito na hindi siya mapalugdan ay 
resulta ng pagpapahalaga sa maibiging kabaitan at 
kabutihan niya at gayundin ng pagkilala sa kani- 
ya bilang ang Kataas-taasang Hukom at ang Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat, na may kapangyarihang 
magparusa o pumuksa sa mga sumusuway sa kani- 
ya.--Tingnan ang PANGHIHILAKBOT, SINDAK. 

Mahalaga ang wastong pagkatakot sa Diyos na Je- 
hova para sa mga nagnanais na maglingkod sa ka- 
niya. Ang malalim na pagkatakot na ito kay Jehova 
“ang pasimula ng karunungan.” (Aw 111:10, Kaw 
9:10) Hindi ito isang malagim na pagkatakot na na- 
kasisira, yamang “ang pagkatakot kay Jehova ay da- 
lisay.” (Aw 19:9) Ganito inilalarawan ang pagkatakot 


TAKOT 


na ito sa Kawikaan 8:13: “Ang pagkatakot kay Jeho- 
va ay nangangahulugan ng pagkapoot sa masama.” 
Hahadlangan nito ang isa mula sa paggawa ng ma- 
sama, sapagkat “dahil sa pagkatakot kay Jehova ay 
lumalayo sa kasamaan ang isa.”---Kaw 16:6. 

Sina Adan at Eva ay hindi nagpakita ng wastong 
pagkatakot sa Diyos at dahil dito ay sumuway sila 
sa kaniya. Lumikha ito sa kanila ng isang nakapi- 
pighati at masidhing pagkatakot, kaya naman nag- 
tago sila mula sa presensiya ng Diyos. Sinabi ni 
Adan: “Narinig ko sa hardin ang iyong tinig, ngunit 
natakot ako.” (Gen 3:10) Ang anak ni Adan na si 
Cain ay nakadama ng gayunding pagkatakot pag- 
katapos niyang paslangin ang kaniyang kapatid na 
si Abel, at maaaring dahil din sa pagkatakot na ito 
kung kaya siya nagpasiyang magtayo ng isang lun- 
sod.---Gen 4:13-17. 

Sa Hebreo 12:28, ang mga Kristiyano ay tinagubi- 
linang magkaroon ng makadiyos na takot: “Patuloy 
tayong magkaroon ng di-sana-nararapat na kabai- 
tan, na sa pamamagitan nito ay kaayaayang maka- 
pag-uukol tayo sa Diyos ng sagradong paglilingkod 
nang may makadiyos na takot at sindak.” Ang kapa- 
hayagan naman ng isang anghel na nasa kalagitna- 
an ng langit at naghahayag ng walang-hanggang 
mabuting balita ay nagsimula sa mga salitang, “Ma- 
takot kayo sa Diyos at magbigay sa kaniya ng kalu- 
walhatian.” (Apo 14:6, 7) Ipinakita ni Jesus ang 
pagkakaiba ng kapaki-pakinabang na pagkatakot sa 
Diyos at ng pagkatakot sa tao nang sabihin niya ang 
nakatala sa Mateo 10:28: “Huwag kayong matakot 
doon sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi 
makapapatay ng kaluluwa, kundi sa halip ay mata- 
kot kayo sa kaniya na makapupuksa kapuwa sa ka- 
luluwa at katawan sa Gehenna.” Sa Apocalipsis 2:10, 
pinayuhan din niya ang mga Kristiyano: “Huwag 
kang matakot sa mga bagay na malapit mo nang 
pagdusahan.” Inaalis ng tunay na pag-ibig kay Je- 
hova ang may-karuwagang pagkatakot sa tao na 
umaakay sa pakikipagkompromiso. 

Gayunman, kasangkot sa wastong pagkatakot ang 
angkop na paggalang sa sekular na awtoridad, sa- 
pagkat batid ng mga Kristiyano na ang makata- 
rungang kaparusahan mula sa awtoridad dahil sa 
isang krimen ay nagsisilbing isang di-tuwirang ka- 
pahayagan ng galit ng Diyos.---Ro 13:3-7. 

Inihula ni Jesus na sa “katapusan ng sistema ng 
mga bagay” ay mapupuno ng pagkatakot ang lupa. 
Sinabi niya na magkakaroon ng “nakatatakot na mga 
tanawin” at ang mga tao ay “manlulupaypay dahil sa 
takot at sa paghihintay sa mga bagay na dumarating 
sa tinatahanang lupa.” (Luc 21:11, 26) Bagaman ma- 
aapektuhan ng pagkatakot ang mga tao sa pangkala- 
hatan, dapat namang sundin ng mga lingkod ng 
Diyos ang simulaing binanggit sa Isaias 8:12: “Ang 


TALAANGKANAN 


kinatatakutan nila ay huwag ninyong katakutan.” 
Ipinaliwanag ng apostol na si Pablo: “Sapagkat hindi 
tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng karuwagan, 
kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinu- 
an ng pag-iisip.”--2Ti 1:7. 

Matapos niyang maingat na pag-aralan ang sang- 
katauhan at gayundin ang mga pinagkakaabalahan 
at kapaha-pahamak na mga karanasan ng tao, sina- 
bi ni Solomon: “Ang katapusan ng bagay, matapos 
marinig ang lahat, ay: Matakot ka sa tunay na Diyos 
at tuparin mo ang kaniyang mga utos. Sapagkat ito 
ang buong katungkulan ng tao.”--Ec 12:13. 

Pagkatakot ng mga Hayop sa mga Tao. Sa 
Genesis 9:2 ang salitang “pagkatakot” ay ginagamit 
may kaugnayan sa mga nilalang na hayop. Sinabi 
ng Diyos kay Noe at sa mga anak nito: “Pagkatakot 
sa inyo at pangingilabot sa inyo ang mananatili sa 
bawat nilalang na buhay sa lupa.” Noong panahong 
nasa loob ng arka si Noe at ang kaniyang pamilya, 
ang mga hayop at mga ibon na nakakulong doon ay 
may pagkatakot sa mga taong ito na nakatulong 
upang makontrol sila. Kaya nga, nang lumabas na 
sila mula sa arka pagkatapos ng Baha, tiniyak ni Je- 
hova kay Noe na magpapatuloy ang pagkatakot na 
ito. Sinusuhayan ito ng karanasan ng tao. Sinabi ni 
Dr. George G. Goodwin, Associate Curator of Mam- 
mals, The American Museum of Natural History: 
“Karaniwan na, hindi sasalakayin ng leopardo ang 
tao. Gayunman, kapag napukaw sa galit at nasak- 
tan, babaling ang hayop sa mga tao at lalaban.” Sa 
katulad na paraan, kapag may pagkakataon, karani- 
wan nang mas pipiliin ng makamandag na mga 
ahas na kilalang mga agresibo, gaya ng mamba at 
king cobra, na maingat na gumapang palayo sa tao 
kaysa sa umatake. Bagaman pinakikitunguhan ng 
tao nang may kalupitan ang ilang hayop at dahil di- 
to'y nagiging mabalasik ang mga ito, karaniwan 
nang may pagkatakot pa rin ang mga hayop sa tao. 
Kaayon ito ng sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26-28, 
na ang mga nilalang na hayop ay mapapasailalim sa 
kapamahalaan ng tao mula sa panahon ng kaniyang 
pagkalalang. 


TALAANGKANAN. Isang ulat ng mga linya 
ng mga ninuno o mga kamag-anak ng pamilya ng 
tao. Ang Diyos na Jehova ang dakilang Tagapagtala 
ng mga angkan o Tagapag-ingat ng mga rekord ng 
paglalang, mga pasimula, kapanganakan, at ang- 
kang pinagmulan. Siya ang “Ama, na siyang pinag- 
kakautangan ng pangalan ng bawat pamilya sa la- 
ngit at sa lupa.” (Efe 3:14, 15) Ang kaniyang Salita, 
ang Bibliya, ay naglalaman ng isang tumpak na re- 
kord ng mga talaangkanan na gumaganap ng ma- 
halagang bahagi sa kaniyang layunin. 

Ang tao ay may katutubong hangarin na mala- 
man ang kaniyang pinagmulang angkan at inga- 


1250 


tang buhay ang pangalan ng kaniyang pamilya. 
Maraming sinaunang bansa ang nag-ingat ng mala- 
lawak na rekord ng talaangkanan, partikular na ng 
mga linya ng kanilang mga saserdote at mga hari. 
Nag-ingat ang mga Ehipsiyo ng gayong mga rehis- 
tro, gaya rin ng mga Arabe. Mayroon namang na- 
tagpuang mga tapyas na cuneiform na naglalaman 
ng mga talaangkanan ng mga hari ng Babilonya at 
Asirya. Ang ilan sa mas bagong mga tuklas ay ang 
mga talaan ng angkan ng mga Griego, mga Celt, 
mga Saxon, at mga Romano. 

Ang pandiwang Hebreo para sa pagrerehistro ng 
lehitimong angkang pinagmulan ay ya-chas, isina- 
saling "maitala sa talaangkanan" (1Cr 5:17): ang ka- 
ugnay na pangngalan ay ya'chas, isinasalin na- 
man bilang “talaangkanan.” (Ne 7:5) Ang terminong 
Griego na ge-ne-a-lo-gi'a ay lumilitaw sa 1 Timoteo 
1:4 at Tito 3:9 anupat tumutukoy sa mga personal 
na linya ng mga ninuno, o “mga talaangkanan.” 

Pinasimulan ng apostol na si Mateo ang kaniyang 
ulat ng Ebanghelyo sa ganitong introduksiyon: “Ang 
aklat ng kasaysayan [ge-ne'se-os, isang anyo ng 
ge'ne-sis] ni Jesu-Kristo, na anak ni David, na anak 
ni Abraham.” (Mat 1:1) Sa literal, ang salitang Grie- 
go na genesis ay nangangahulugang "linya ng ang- 
kan, pinagmulan.” Ang terminong Griegong ito ay 
ginagamit ng Septuagint upang isalin ang Hebreong 
toh-le-dhohth', na may gayunding saligang kahulu- 
gan, at maliwanag na tumutukoy sa “kasaysayan” 
sa maraming paglitaw nito sa aklat ng Genesis. 
--Ihambing ang Gen 2:4, tlb sa Rbi8. 

Sabihin pa, higit pa sa isang talaangkanan ni Kris- 
to ang ibinibigay ni Mateo. Inilalahad din niya ang 
kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus bilang tao, 
ang ministeryo nito, ang kamatayan nito, at ang 
pagkabuhay-muli nito. Ang kaugaliang ito ay pang- 
karaniwan lamang noon, sapagkat maging ang pi- 
nakamaaagang kasaysayan ng Gresya ay may ba- 
langkas ng talaangkanan. Noong sinaunang mga 
panahong iyon, ang isang kasaysayan ay umiinog 
sa mga tao na binabanggit o ipinakikilala sa talaang- 
kanan nito. Sa gayon, ang talaangkanan ay na- 
ging mahalagang bahagi ng kasaysayan, anupat sa 
maraming kaso ay nagsilbing introduksiyon nito. 
--Tingnan ang 1Cr 1-9. 

Noong panahon ng paghatol sa Eden, ipinangako 
ng Diyos ang pagdating ng Binhi ng “babae,” na du- 
durog sa ulo ng Serpiyente. (Gen 3:15) Maaaring 
dito nanggaling ang ideya na sa linya ng angkan ng 
mga tao magmumula ang Binhi, bagaman noon la- 
mang panahong sabihin kay Abraham na ang kani- 
yang Binhi ang gagamitin upang pagpalain ang la- 
hat ng bansa at saka espesipikong ipinahayag na 
ang magiging linya ng Binhi ay makalupa. (Gen 22: 
17, 18) Dahil dito, naging napakahalaga ng talaang- 


1251 


kanan ng pamilya ng linya ni Abraham. Ang Bibli- 
ya ang tanging rekord hindi lamang ng pinagmulan 
ni Abraham kundi gayundin ng mga tao ng lahat ng 
mga bansa na nagmula sa mga anak ni Noe na sina 
Sem, Ham, at Japet.--Gen 10:32. 

Gaya ng komento ni E. J. Hamlin sa The Inter- 
preter's Dictionary of the Bible, ang talahanayan ng 
mga bansa sa Genesis ay “natatangi sa sinaunang 
panitikan... . Ang gayong labis na pagkabahala sa 
kasaysayan ay hindi matatagpuan sa alinpamang 
sagradong panitikan sa daigdig.”---Inedit ni G. But- 
trick, 1962, Tomo 3, p. 515. 

Ang Layunin ng mga Rekord ng Talaangka- 
nan. Bukod pa sa likas na hilig ng tao na mag- 
ingat ng rekord ng kapanganakan at mga kaugna- 
yan, ang talaangkanan ay mahalaga sa kronolohiya, 
lalo na sa pinakamaagang bahagi ng kasaysayan ng 
sangkatauhan. Ngunit higit pa riyan yamang na- 
ging mahalaga ang isang rekord ng ilang partikular 
na linya ng angkan dahil sa mga pangako, mga hula, 
at mga pakikitungo ng Diyos. 

Pagkaraan ng Baha, ipinakita ng pagpapala ni Noe 
na ang mga inapo ni Sem ay magkakamit ng lingap 
ng Diyos. (Gen 9:26, 27) Nang maglaon, isiniwalat 
ng Diyos kay Abraham na ang tatawaging kaniyang 
“binhi” ay magiging sa pamamagitan ni Isaac. (Gen 
17:19: Ro 9:7) Kaya naman naging maliwanag na 
kailangan ang isang napakatumpak na rekord ng ta- 
laangkanan upang makilala ang Binhing ito. Sa ga- 
yon, sa paglipas ng panahon, ang linya ni Juda, ang 
tribo na pinangakuan ng pribilehiyong manguna 
(Gen 49:10), at partikular na ang pamilya ni David, 
ang makaharing linya, ay ubod-ingat na inirehistro. 
(2Sa 7:12-16) Ilalaan ng rekord na ito ang talaang- 
kanan ng Mesiyas, ang Binhi, ang linya na may na- 
tatanging kahalagahan.--Ju 7:42. 

Ang sumunod na talaangkanang pinakababanta- 
yan ay ang talaangkanan ng tribo ni Levi, anupat bi- 
nigyan ng pantanging pansin ang makasaserdoteng 
pamilya ni Aaron.---Exo 28:1-3, Bil 3:5-10. 

Karagdagan pa, sa ilalim ng Kautusan, ang mga 
rekord ng talaangkanan ay mahalaga upang maita- 
tag ang mga ugnayang pantribo para sa paghahati- 
hati ng lupain at upang matiyak ang ugnayang 
pampamilya para sa pagmamana ng mga indibidu- 
wal ng kanilang lupain. Nagsilbi ang mga ito sa ma- 
halagang layunin na matukoy ang pinakamalapit na 
kamag-anak bilang ang govel, ang isa na kuwalipi- 
kadong gumanap sa pag-aasawa bilang bayaw (Deu 
25:5, 6), sa pagtubos sa kaniyang kamag-anak (Lev 
25:47-49), at bilang tagapaghiganti ng dugo laban 
sa isang mamamatay-tao (Bil 35:19). Karagdagan 
pa, ipinagbawal ng tipang Kautusan ang pakikipag- 
asawa sa loob ng ilang antas ng pagiging magkadu- 
go o pagiging magkamag-anak salig sa pag-aasawa, 


TALAANGKANAN 


anupat naging mahalaga na malaman ang mga ug- 
nayan ayon sa talaangkanan.--Lev 18:6-18. 

Makikita sa situwasyong bumangon pagkabalik ng 
mga Israelita mula sa Babilonya kung gaano kahig- 
pit ang panghahawakan nila sa mga talaangkanang 
ito, nang hindi masumpungan ng ilan na diuma- 
no'y mula sa makasaserdoteng angkan ang kanilang 
pagkakarehistro. Iniutos ni Zerubabel na huwag si- 
lang kumain mula sa mga kabanal-banalang bagay 
na inilaan para sa mga saserdote hangga't hindi nila 
napatutunayan sa madla ang kanilang talaangka- 
nan. (Ne 7:63-65) Kabilang sa mga inirehistro ang 
mga Netineo, sapagkat bagaman hindi sila mga Is- 
raelita, isa naman silang opisyal na grupo na naka- 
talaga sa paglilingkod sa templo.---Ne 7:46-56. 

Kung tungkol sa kronolohiya, karaniwan na, ang 
mga talaan ng angkan ay hindi naman nilayong 
maglaan ng kumpletong impormasyon. Gayunpa- 
man, kadalasang nakatutulong ang mga ito sa kro- 
nolohiya sapagkat maaaring masuri batay sa mga 
ito ang ilang bahagi ng kronolohiya o nakapagbibi- 
gay ang mga ito ng ilang mahahalagang detalye. 
Kadalasan, hindi rin maaaring ipalagay na ang mga 
talaan ng angkan ay mapagbabatayan ng paglaki ng 
populasyon, sapagkat sa maraming kaso, may ilang 
kawing na hindi na itinatala kapag hindi naman ma- 
halaga ang mga ito sa partikular na talaangkanang 
tinutukoy. At yamang kadalasa'y hindi kasama sa 
mga talaangkanan ang pangalan ng mga babae, 
ang mga pangalan ng naging mga asawa at mga ki- 
nakasamang babae ng isang lalaki ay hindi nakata- 
la, gayundin naman, maaaring hindi lahat ng kani- 
yang mga anak na lalaki sa mga asawang ito ay 
binabanggit, kung minsan, maaaring pati ang ilan 
sa mga anak na lalaki ng pangunahing asawa ay 
hindi itinatala. 

Mula kay Adan Hanggang sa Baha. Ipinaki- 
kita ng Bibliya na mayroon nang mga talaan ng 
mga kaugnayang pampamilya mula pa noong pasi- 
mula ng sangkatauhan. Nang isilang ang anak ni 
Adan na si Set, sinabi ni Eva: “Ang Diyos ay nagla- 
an sa akin ng isa pang binhi bilang kahalili ni Abel, 
sapagkat pinatay siya ni Cain.” (Gen 4:25) Nakalig- 
tas sa Baha ang ilang kinatawan ng linyang nagsi- 
mula kay Set.---Gen 5:3-29, 32; 8:18, 1Pe 3:19, 20. 

Mula sa Baha Hanggang kay Abraham. Sa 
linya ng anak ni Noe na si Sem, na tumanggap ng 
pagpapala ni Noe, nagmula si Abram (Abraham), 
ang “kaibigan ni Jehova.” (San 2:23) Ang talaangka- 
nang ito, lakip ang nabanggit na talaangkanan bago 
ang Baha, ang tanging paraan upang maitatag ang 
kronolohiya ng kasaysayan ng tao hanggang kay 
Abraham. Sa talaan bago ang Baha, tinatalunton ng 
rekord ang linya ni Set, at sa talaan pagkaraan 
ng Baha, ang linya naman ni Sem. Palagi nitong 


TALAANGKANAN 


sinasabi ang panahong lumipas mula sa kapangana- 
kan ng isang tao hanggang sa kapanganakan ng ka- 
niyang anak. (Gen 11:10-24, 32, 12:4) Wala nang 
ibang malalawak na talaan ng angkan na sumasak- 
law sa yugtong ito ng kasaysayan---isang pahiwatig 
na ang mga talaang ito ay nagsisilbi kapuwa bilang 
talaangkanan at kronolohiya. Sa ilang mga kaso, 
maitatakda ang espesipikong mga pangyayari sa 
agos ng panahon sa pamamagitan ng paggamit 
ng impormasyong pantalaangkanan.---Tingnan ang 
KRONOLOHIYA (Mula 2370 B.C.E. hanggang sa tipan 
kay Abraham). 

Mula kay Abraham Hanggang kay Kristo. 
Dahil namagitan mismo ang Diyos, sina Abraham 
at Sara ay nagkaanak ng isang lalaki, si Isaac, na 
panggagalingan ng 'binhing' ipinangako. (Gen 21:1- 
7: Heb 11:11, 12) Sa anak naman ni Isaac na si Jacob 
(Israel) nagmula ang orihinal na 12 tribo. (Gen 
35:22-26, Bil 1:20-50) Ang Juda ang magiging tri- 
bo ng mga hari, anupat nang maglaon ay nilimita- 
han ito sa pamilya ni David. Ang mga inapo naman 
ni Levi ang naging makasaserdoteng tribo, anupat 
ang mismong pagkasaserdote ay ibinigay lamang sa 
linya ni Aaron. Upang maitatag ang kaniyang legal 
na karapatan sa trono, si Jesu-Kristo na Hari, ay da- 
pat na nagmula sa pamilya ni David at sa linya 
ni Juda. Ngunit yamang nanumpa ang Diyos na 
ang pagkasaserdote ni Jesus ay ayon sa paraang 
gaya ng kay Melquisedec, hindi kailangang mang- 
galing siya sa Levitikong angkan.---Aw 110:1, 4; Heb 
7:11-14. 

Iba Pang mga Prominenteng Talaan ng Ang- 
kan. Bukod sa linya ng angkan mula kay Adan 
hanggang kay Jesu-Kristo at sa malalawak na tala- 
angkanan ng 12 anak ni Jacob, mayroon pang mga 
rehistro ng mga talaangkanan ng pasimula ng mga 
taong kamag-anak ng Israel. Kabilang sa mga ito 
ang mga kapatid ni Abraham (Gen 11:27-29: 22:20- 
24): ang mga anak ni Ismael (Gen 25:13-18), sina 
Moab at Ammon, na mga anak ng pamangkin ni 
Abraham na si Lot (Gen 19:33-38), ang mga anak ni 
Abraham kay Ketura, na pinagmulan ng Midian at 
ng iba pang mga tribo (Gen 25:1-4): at ang mga ina- 
po ni Esau (Edom) (Gen 36:1-19, 40-43). 

Mahalaga ang mga bansang ito dahil kamag-anak 
sila ng Israel na piling bayan ng Diyos. Kapuwa si 
Isaac at si Jacob ay kumuha ng mga asawa mula sa 
pamilya ng kapatid ni Abraham. (Gen 22:20-23, 24: 
4, 67: 28:1-4, 29:21-28) Iniatas ng Diyos ang mga 
teritoryong kahangga ng Israel sa mga bansa ng 
Moab, Ammon, at Edom, at sinabihan ang Israel na 
huwag nilang panghimasukan ang lupaing mana ng 
mga taong ito o pakialaman sila.---Deu 2:4, 5, 9, 19. 

Opisyal na mga Artsibo. Bukod sa mga rehis- 
tro na iningatan mismo ng mga pamilya, waring 


1252 


nag-ingat din sa Israel ng pambansang mga rekord 
ng mga talaangkanan. Sa Genesis, kabanata 46, ma- 
kikita natin ang talaan niyaong mga ipinanganak sa 
sambahayan ni Jacob hanggang noong panahong 
pumasok si Jacob sa Ehipto at maliwanag na hang- 
gang noong panahong mamatay siya. Isang talaang- 
kanan naman, pangunahin na ng mga inapo ni Levi 
at waring kinopya mula sa isang mas naunang re- 
histro, ang lumilitaw sa Exodo 6:14-25. Ang unang 
sensus ng bansa ay kinuha sa ilang ng Sinai noong 
1512 B.C.E., ang ikalawang taon ng kanilang pagla- 
bas mula sa Ehipto, anupat noong panahong iyon ay 
naipakilala nila ang kanilang kanunununuan “kung 
tungkol sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng 
kanilang mga ama.” (Bil 1:1, 18; tingnan din ang 
Bil 3.) Ang tanging iba pang pambansang sensus 
ng Israel na awtorisado ng Diyos at nakarekord bago 
ang pagkatapon ay yaong kinuha sa Kapatagan ng 
Moab pagkaraan ng mga 39 na taon.--Bil 26. 

Bukod pa sa mga talaangkanang nakarekord sa 
mga akda ni Moises, mayroon ding mga talaang gi- 
nawa ang iba pang mga opisyal na mananalaysay, 
kabilang na si Samuel, na manunulat ng Mga Hu- 
kom, Ruth, at isang bahagi ng Unang Samuel, si 
Ezra, na sumulat ng Una at Ikalawang Cronica at ng 
aklat ng Ezra, at si Nehemias, ang manunulat na- 
man ng aklat na nagtataglay ng kaniyang pangalan. 
Mayroon ding katibayan sa mga akdang ito hinggil 
sa iba pang mga tagapag-ingat ng talaangkanan: si 
Ido (2Cr 12:15) at si Zerubabel, na maliwanag na 
siyang nag-utos na itala sa talaangkanan ang naka- 
balik na mga Israelita. (Ezr 2) Noong panahon ng 
paghahari ng matuwid na si Haring Jotam, nagka- 
roon ng isang talaan ng angkan ng mga tribo ng 
Israel na naninirahan sa lupain ng Gilead.--1Cr 
5:1-17. 

Naingatang mabuti ang mga talaangkanang ito 
hanggang noong pasimula ng Karaniwang Panahon. 
Pinatutunayan ito ng bagay na ang bawat pamilya 
sa Israel ay nakabalik sa lunsod ng sambahayan ng 
ama nito upang magparehistro bilang pagsunod sa 
batas ni Cesar Augusto noong malapit nang ipanga- 
nak si Jesus. (Luc 2:1-5) Isa pa, binanggit na ang 
ama ni Juan na Tagapagbautismo na si Zacarias ay 
mula sa makasaserdoteng pangkat ni Abias at na 
ang ina ni Juan na si Elisabet ay mula naman sa 
mga anak na babae ni Aaron. (Luc 1:5) Si Ana na 
propetisa ay tinukoy na “mula sa tribo ni Aser.” (Luc 
2:36) At, sabihin pa, ipinakikita ng malalawak na ta- 
laan ng mga ninuno ni Jesus sa Mateo, kabanata 1, 
at Lucas, kabanata 3, na ang gayong mga rekord 
ay iningatan sa mga pampublikong artsibo, anupat 
maaaring suriin kung kinakailangan. 

Pinatototohanan ng istoryador na si Josephus na 
nagkaroon noon ng opisyal na mga rehistro ng mga 
talaangkanan ang mga Judio nang sabihin niya: 


1253 


“Ang aking pamilya ay hindi isang hamak na pamil- 
ya, anupat matatalunton sa mga ninunong saserdo- 
te ang angkang pinagmulan nito. . . . Gayunman, 
hindi lamang mga saserdote ang aking mga ninuno, 
kundi kabilang sila sa una sa dalawampu't apat na 
grupo---isang natatanging karangalan---at sa pina- 
kabantog sa mga liping bumubuo nito.” Pagkatapos 
itawag-pansin na ang kaniyang ina ay nagmula kay 
Asamonaeus, ganito ang kaniyang konklusyon: “Sa 
ganiyang linya ng mga ninuno, na sinisipi ko ayon 
sa nasumpungan kong pagkakatala sa mga pampu- 
blikong rehistro, maaari ko nang iwan ang mga nag- 
nanais manirang-puri sa aking pamilya.”--- The Life, 
1, 2, 6 (1). 

Hindi si Haring Herodes na Dakila ang sumira 
sa opisyal na mga talaangkanan ng mga Judio, 
gaya ng pinanghahawakan ni Africanus noong ma- 
agang bahagi ng ikatlong siglo, kundi maliwanag na 
ang mga Romano nang wasakin nila ang Jerusalem 
noong 70 C.E. (Against Apion, ni F. Josephus, 1, 
30-38 [7]; The Jewish War, II, 426-428 [xvii, 6]; 
VI, 354 [vi, 3]) Mula noong panahong iyon, hindi na 
maitatag ng mga Judio ang kanilang angkang pi- 
nagmulan kahit sa dalawang linya na pinakamaha- 
laga, kay David at kay Levi. 

Pagtukoy sa mga Ugnayan. Upang matiyak 
ang mga ugnayan, kadalasa'y kailangan ang kon- 
teksto o ang paghahambing ng magkatulad na mga 
talaan o ng mga teksto mula sa iba't ibang bahagi 
ng Bibliya. Halimbawa, ang salitang “anak” ay ma- 
aaring aktuwal na mangahulugang isang apo o isa 
lamang inapo. (Mat 1:1) Muli, ang isang talaan ng 
mga pangalan ay maaaring magtinging isang re- 
histro ng magkakapatid, mga anak ng iisang tao. 
Gayunman, kapag sinuri itong mabuti at iniham- 
bing sa ibang mga teksto, maaaring matuklasan na 
ito ay rehistro pala ng isang linya ng angkan, anu- 
pat bumabanggit ng ilang anak gayundin ng ilang 
mga apo o mga inapo nang dakong huli. Maliwanag 
na itinatala ng Genesis 46:21 kapuwa ang mga 
anak at mga apo ni Benjamin bilang “mga anak,” 
gaya ng makikita kung ihahambing ito sa Bilang 
26:38-40. 

Makikita ang nabanggit na situwasyon maging 
sa mga talaangkanan ng ilang pangunahing pamil- 
ya. Halimbawa, itinatala ng 1 Cronica 6:22-24 ang 
sampung “anak ni Kohat.” Ngunit sa ika-18 talata, 
at sa Exodo 6:18, makikita natin na apat lamang 
ang binabanggit na anak ni Kohat. At ipinakikita ng 
pagsusuri sa konteksto na sa totoo, ang talaan ng 
“mga anak ni Kohat” sa 1 Cronica 6:22-24 ay baha- 
gi ng isang talaangkanan ng mga pamilya mula sa 
linya ni Kohat na may mga kinatawang miyembro 
noong mag-atas si David ng ilang tungkulin sa 
templo. 


TALAANGKANAN 


Sa kabaligtaran naman, ang “ama” ay maaaring 
mangahulugang “lolo” o isang hinalinhang hari pa 
nga. (Dan 5:11, 18) Sa maraming talata, gaya sa 
Deuteronomio 26:5; 1 Hari 15:11, 24: at 2 Hari 15:38, 
ang salitang Hebreo na 'av (ama) ay ginagamit din 
sa diwa ng “ninuno.” Sa katulad na paraan, ang sali- 
tang Hebreo na 'em (ina) ay ginagamit kung min- 
san para sa “lola” at ang bath (anak na babae) na- 
man para sa “apong babae. "”-- 1Ha 15:10, 13. 

Mga lunsod at mga pangalang pangmarami- 
han. Sa ilang talaan, ang isang tao ay maaaring 
tukuyin bilang “ama” ng isang lunsod, halimbawa 
ay sa 1 Cronica 2:50-54 kung saan si Salma ay tina- 
tawag na “ama ng Betlehem’ at si Sobal naman ay 
“ama ng Kiriat-jearim.' Maliwanag na ang mga lun- 
sod ng Betlehem at Kiriat-jearim ay alinman sa 
itinatag ng mga lalaking ito o pinanirahanan ng 
kanilang mga inapo. Ang talaan ding iyon ay kaba- 
basahan pa: “Ang mga anak ni Salma ay si Betle- 
hem at ang mga Netopatita, si Atrot-bet-joab at ka- 
lahati ng mga Manahatita, ang mga Zorita.” (1Cr 
2:54) Dito, maliwanag na ang mga Netopatita, mga 
Manahatita, at mga Zorita ay mga pamilya. 

Sa Genesis 10:13, 14, waring nasa anyong pang- 
maramihan ang mga pangalan ng mga inapo ni 
Mizraim. Iminumungkahi na ang mga ito ay kuma- 
katawan sa mga pangalan ng mga pamilya o mga 
tribo sa halip na sa mga indibiduwal. Gayunman, 
dapat isaisip na ang ibang mga pangalan na nasa 
doblihang anyo, gaya ng Efraim, Apaim, Diblaim, at 
gayundin ang nabanggit na Mizraim, anak ni Ham, 
ay pawang tumutukoy sa mga indibiduwal.---Gen 
41:52, 1Cr 2:30, 31; Os 1:3. 

Pinaikling mga talaan. Kadalasan, pinalikli 
nang husto ng mga manunulat ng Bibliya ang isang 
talaan ng angkan, anupat maliwanag na ang bina- 
banggit lamang ay ang mga ulo ng pamilya ng mas 
prominenteng mga sambahayan, ang mahahala- 
gang tauhan, o ang mga taong pinakamahalaga sa 
partikular na kasaysayang tinatalakay. Kung min- 
san, lumilitaw na gusto lamang ipakita ng manana- 
laysay na nagmula ang isang tao sa isang partiku- 
lar na malayong ninuno, kaya naman maaaring 
hindi niya itala ang maraming pangalang nasa pa- 
gitan. 

Ang isang halimbawa ng gayong pagpapaigsi ay 
matatagpuan sa sariling talaangkanan ni Ezra. (Ezr 
7:1-5) Itinala niya ang kaniyang angkan mula kay 
Aaron na mataas na saserdote, ngunit sa isang ka- 
tulad na talaan sa 1 Cronica 6:3-14, may ilang pa- 
ngalan na lumilitaw sa talata 7 hanggang 10 na hin- 
di itinala sa Ezra 7:3. Malamang na ginawa ito ni 
Ezra upang maiwasan ang di-kinakailangang pag- 
uulit at upang mapaikli ang mahabang talaan ng 
mga pangalan. Gayunpaman, sapat na sapat ang 


TALAANGKANAN 


talaan upang mapatunayang nagmula siya sa ma- 
kasaserdoteng angkan. Sinasabi ni Ezra na siya ay 
“anak” ni Seraias, nangangahulugang siya ay inapo 
nito, sapagkat malamang na siya ay apo sa tuhod ni 
Seraias, o posibleng apo nito sa talampakan. Si Sera- 
ias ay mataas na saserdote na pinatay ni Nabucodo- 
nosor noong panahon ng pagkatapon sa Babilonya 
(607 B.C.E.), anupat dinala sa pagkatapon ang kani- 
yang anak na si Jehozadak. (2Ha 25:18-21, 1Cr 6:14, 
15) Si Josue (Jesua) naman na mataas na saserdote, 
na bumalik pagkaraan ng 70 taon kasama ni Zeru- 
babel, ay apo ni Seraias. (Ezr 5:2; Hag 1:1) Yamang 
naglakbay si Ezra patungong Jerusalem 69 na taon 
pagkaraan nito, hindi ipahihintulot ng kalagayan na 
si Ezra ay maging tunay na anak ni Seraias at kapa- 
tid ni Jehozadak. 

Ang isa pang bagay na matututuhan natin sa 
paghahambing ng mga talaangkanan ay na si Ezra, 
bagaman nagmula kay Aaron sa pamamagitan ni 
Seraias, ay maliwanag na hindi mula sa linyang 
iyon ni Seraias na nagmamana ng katungkulan ng 
mataas na saserdote, samakatuwid nga, mula kay 
Jehozadak. Ang linya ng mga mataas na saserdote 
mula kay Seraias ay dumaraan kina Josue (Jesua), 
Joiakim, at Eliasib, anupat ang huling nabanggit ay 
mataas na saserdote noong panahon ng pagkago- 
bernador ni Nehemias. Kaya natupad ni Ezra ang 
kaniyang layunin sa pamamagitan ng kaniyang pi- 
naigsing talaangkanan, anupat naglaan lamang siya 
ng sapat na mga pangalan upang patunayan ang 
kaniyang posisyon sa angkan ni Aaron.--Ne 3:1, 
12:10. 

Ilang Dahilan ng Pagkakaiba-iba ng mga Ta- 
laan. Kadalasan, ang isang anak na lalaki na na- 
matay na walang anak ay hindi na itinatala, sa ilang 
kaso, maaaring ang isang lalaki ay nagkaroon ng 
anak na babae ngunit wala siyang anak na lalaki, at 
maaaring ang mana ay naisalin sa pamamagitan ng 
isang anak na babae na nang makapag-asawa ay 
napasailalim naman sa ibang ulo ng pamilya sa tri- 
bo ring iyon. (Bil 36:7, 8) Kung minsan, maaaring 
isama ang isang di-gaanong prominenteng pamilya 
sa ilalim ng ibang ulo ng pamilya anupat hindi 
na itinatala sa talaangkanan ang gayong pangala- 
wahing pamilya. Kaya dahil sa di-pagkakaroon ng 
anak, pagsasalin ng mana sa pamamagitan ng mga 
babae, o marahil dahil sa pag-aampon, o dahil hin- 
di nakapagtatag ng hiwalay na sambahayan ng mga 
ninuno, may mga pangalang inalis mula sa ilan sa 
mga talaan ng angkan, samantalang dahil naman sa 
pagkabuo ng mga bagong sambahayan, maaaring 
madagdagan ng mga bagong pangalan ang mga ta- 
laan. Maliwanag, kung gayon, na sa maraming pun- 
to, ang mga pangalan sa isang mas huling talaang- 
kanan ay maaaring naiiba roon sa mga nasa mas 
naunang talaan. 


1254 


Maaaring lumitaw ang mga pangalan ng ilang ulo 
ng pamilya sa isang sa wari ay talaan ng magkaka- 
patid ngunit maaaring sa aktuwal ay kinabibilangan 
iyon ng mga pamangkin, gaya noong “ampunin” ni 
Jacob ang mga anak ni Jose, anupat sinabi ni Jacob: 
“Si Efraim at si Manases ay magiging akin tulad ni 
Ruben at ni Simeon.” (Gen 48:5) Kaya nang magla- 
on, sina Efraim at Manases ay ibinilang na mga ulo 
ng tribo, kasama ng kanilang mga tiyo.--Bil 2:18- 
21: Jos 17:17. 

Ang Nehemias, kabanata 10, ay naghaharap ng 
maraming pangalan ng mga tao na nagpatotoo sa 
pamamagitan ng tatak sa “isang mapagkakatiwala- 
ang kaayusan” upang isagawa ang mga utos ng 
Diyos. (Ne 9:38) Sa mga talaang ito, ang mga panga- 
lang ibinigay ay hindi naman talaga mga pangalan 
ng mga indibiduwal na pumasok sa kasunduan, 
kundi maaaring tumutukoy ang mga ito sa mga 
sambahayang kasangkot, anupat ang pangalan ng 
ulo ng angkan ang binabanggit. (Ihambing ang Ezr 
10:16.) Maaaring ipinahihiwatig ito ng bagay na ma- 
rami sa mga pangalang nakatala ay kapareho niya- 
ong mga nakatalang bumalik kasama ni Zerubabel 
mula sa Babilonya mga 80 taon bago nito. Kaya ba- 
gaman maaaring sa ilang kaso, yaong mga naroro- 
on ay kapangalan ng ulo ng angkan, maaaring mga 
kinatawan lamang sila ng mga sambahayan ng 
mga ninuno na itinala ayon sa mga pangalang iyon. 

Pag-uulit ng mga pangalan. Kadalasan, sa 
isang talaan ng angkan ay may nauulit na mga pa- 
ngalan. Walang alinlangan na ang paggamit ng ga- 
yunding pangalan para sa isang inapo ay isang pa- 
raan upang mas madaling matukoy ng taong iyon 
ang kaniyang linya ng angkan, bagaman, sabihin 
pa, may mga taong magkakapangalan sa magkaka- 
ibang linya ng pamilya. Ang ilan sa maraming kaso 
ng nauulit ng mga pangalan sa iisang linya ng ang- 
kan ay: Zadok (1Cr 6:8, 12), Azarias (1Cr 6:9, 13, 
14), at Elkana.— 1Cr 6:34-36. 

Sa ilang kaso naman, ang mga pangalang lumili- 
taw sa magkatulad na mga talaan ay magkaiba. Ma- 
aaring ito ay dahil may ilang tao na may higit sa 
isang pangalan, halimbawa ay si Jacob, na tinawag 
ding “Israel.” (Gen 32:28) Isa pa, maaaring binago 
nang kaunti ang baybay ng pangalan, anupat kung 
minsan ay nagbabago pati ang kahulugan ng pa- 
ngalan. Ang ilang halimbawa ay: Abram (nanga- 
ngahulugang “Ang Ama ay Mataas (Dinakila)") at 
Abraham (nangangahulugang “Ama ng Pulutong 
(Karamihan)"), Sarai (posible, “Mahilig Makipagta- 
lo") at Sara (“Prinsesa”). Lumilitaw na ang ninuno ng 
propetang si Samuel na si Elihu ay tinawag ding 
Eliab at Eliel.-- 1Sa 1:1, 1Cr 6:27, 34. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, kung min- 
san ay ginagamit ang mga huling pangalan, gaya 


1255 


kay Simon Pedro, na tinawag na Cefas, mula sa ka- 
tumbas sa Aramaiko ng pangalang Griego para sa 
Pedro (Luc 6:14: Ju 1:42), nariyan din si Juan Mar- 
cos. (Gaw 12:12) Maaari ring ibigay sa isang tao ang 
isang pangalan dahil sa isang pagkakakilanlang ka- 
tangian. Ipinakikita ng Simon “na Cananeo" (tinata- 
wag ding “ang masigasig") na naiiba ang apostol na 
ito kay Simon Pedro. (Mat 10:4, Luc 6:15) Sa ilang 
kaso, ipinakikita ang pagkakaiba sa pamamagitan 
ng mga pananalitang gaya ng “Santiago na anak ni 
Alfeo,” anupat ipinakikitang naiiba siya kay Santia- 
go na anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan na apostol. 
(Mat 10:2, 3) Maaari ring idagdag sa pangalan ang 
lunsod, distrito, o bansa na pinagmulan ng isa, 
gaya ng Jose ng Arimatea at ng Hudas na taga- 
Galilea. (Mar 15:43, Gaw 5:37) Ipinapalagay naman 
na ang Hudas Iscariote ay posibleng nangangahulu- 
gang Hudas na “Lalaki Mula sa Keriot.” (Mat 10:4) 
Ginamit din sa Hebreong Kasulatan ang ganitong 
mga pamamaraan. (Gen 25:20, 1Sa 17:4, 58) Maaa- 
ring ibigay ang pangalan ng kapatid ng isang tao 
upang linawin ang kaniyang pagkakakilanlan. (Ju 
1:40) Ipinakikita rin ang pagkakaiba ng mga ba- 
baing magkakapangalan sa pamamagitan ng pag- 
banggit sa pangalan ng kanilang ama, ina, kapatid 
na lalaki, kapatid na babae, asawa, o anak na lalaki. 
--Gen 11:29: 28:9; 36:39, Ju 19:25, Gaw 1:14, 12:12. 

Kapuwa sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, maaaring gamitin ang isang 
apelyido o isang titulo, anupat matutukoy kung sino 
ang isang tao sa pamamagitan ng kaniyang indibi- 
duwal na pangalan o kaya ay sa pamamagitan ng 
panahon at makasaysayang mga pangyayari na ini- 
uugnay sa taong iyon. Halimbawa, maliwanag na 
ang Abimelec ay alinman sa isang personal na pa- 
ngalan o isang titulo ng tatlong haring Filisteo, tu- 
lad ng “Paraon” sa mga Ehipsiyo. (Gen 20:2: 26:26, 
40:2: Exo 1:22: 3:10) Sa gayon, ang Abimelec o ang 
Paraon na tinatalakay ay matutukoy sa pamamagi- 
tan ng panahon at mga kalagayan. Ang Herodes ay 
isang apelyido, ang Cesar ay isang apelyido na na- 
ging titulo. Upang huwag magkalituhan kapag tinu- 
tukoy ang isa sa mga Herodes, maaaring linawin ng 
nagsasalita kung sino sa mga ito ang ibig niyang tu- 
kuyin sa pamamagitan ng paggamit ng personal na 
pangalan lamang nito, gaya ng Agripa, o sa pama- 
magitan ng paglalakip sa Herodes ng personal na 
pangalan o karagdagang titulo nito, gaya ng Hero- 
des Antipas at Herodes Agripa--at gayundin sa 
mga Cesar, gaya ng Cesar Augusto at Tiberio Cesar. 
—lLuc 2:1; 3:1, Gaw 25:13. 

Mga Pangalan ng mga Babae. Paminsan- 
minsan, ang mga babae ay binabanggit sa mga re- 
histro ng mga talaangkanan kapag hinihiling iyon 
sa kasaysayan. Sa Genesis 11:29, 30 ay binabanggit 
si Sarai (Sara), maliwanag na dahil ang ipinanga- 


TALAANGKANAN 


kong Binhi ay manggagaling sa kaniya, hindi sa iba 
pang asawa ni Abraham. Maaaring kaya binanggit 
si Milca sa salaysay ring iyon ay sapagkat siya ang 
lola ni Rebeka na asawa ni Isaac, sa gayon ay ipina- 
kikita na ang angkan ni Rebeka ay nagmula sa mga 
kamag-anak ni Abraham, yamang hindi dapat ku- 
muha si Isaac ng asawa mula sa ibang mga bansa. 
(Gen 22:20-23; 24:2-4) Sa Genesis 25:1, ibinibigay 
naman ang pangalan ng mas huling asawa ni Abra- 
ham na si Ketura. Ipinakikita nito na muling nag- 
asawa si Abraham pagkamatay ni Sara at na may- 
roon pa siyang kakayahang magkaanak mahigit sa 
40 taon mula nang makahimala itong panauliin ni 
Jehova. (Ro 4:19; Gen 24:67; 25:20) Isa pa, isinisiwa- 
lat nito ang kaugnayan sa Israel ng Midian at ng iba 
pang mga tribong Arabe. 

Sina Lea, Raquel, at ang mga babae ni Jacob ay bi- 
nabanggit din, kasama ang mga anak na isinilang 
nila. (Gen 35:21-26) Tinutulungan tayo nito na ma- 
unawaan ang naging pakikitungo ng Diyos sa kani- 
lang mga anak noong dakong huli. Sa ganito ring 
kadahilanan, makikita natin sa mga rehistro ng mga 
talaangkanan ang mga pangalan ng iba pang mga 
babae. Kapag ang isang mana ay isinalin sa pama- 
magitan nila, maaaring ilakip ang kanilang mga pa- 
ngalan. (Bil 26:33) Sabihin pa, namumukod-tangi 
sina Tamar, Rahab, at Ruth. Sa bawat kaso, kaha- 
nga-hanga kung paano sila napabilang sa linya ng 
pinagmulang angkan ng Mesiyas, si Jesu-Kristo. 
(Gen 38; Ru 1:3-5; 4:13-15; Mat 1:1-5) Ang iba pang 
mga halimbawa ng pagbanggit sa mga babae sa 
mga talaan ng angkan ay 1 Cronica 2:35, 48, 49; 
3:1-3, 5. 

Talaangkanan at mga Salinlahi. Sa ilang ta- 
laangkanan, makikita nating nakatala ang mga pa- 
ngalan ng isang tao at ng kaniyang mga inapo 
hanggang sa kaniyang mga apo sa talampakan. 
Mula sa isang punto de vista, ang mga ito ay maaa- 
ring bilanging apat o limang salinlahi. Gayunman, 
maaaring maabutan pa ng taong unang binanggit 
ang lahat ng salinlahing ito ng kaniyang mga inapo. 
Kaya mula sa punto de vista niya, ang isang “salin- 
lahi” ay maaaring mangahulugang ang panahon 
mula nang isilang siya hanggang sa mamatay siya, 
o hanggang sa pinakamalayong inapo na naabutan 
ng taong iyon. Sabihin pa, kung ang uring ito ng 
“salinlahi” ang tinutukoy, mas mahabang yugto ito 
ng panahon kaysa sa kaso ng unang punto de vista 
na binanggit. 

Bilang paglalarawan: Si Adan ay nabuhay nang 
930 taon, anupat nagkaanak siya ng mga lalaki at 
mga babae. Sa loob ng panahong iyon, nakita niya 
ang di-kukulangin sa walong salinlahi ng kaniyang 
mga inapo. Gayunman, ang haba ng kaniyang bu- 
hay at ng buhay ni Lamec, ang ama ni Noe, ay 


TALAANGKANAN 


nagpang-abot o nagkaugnay. Dahil dito, sa punto de 
vistang ito, ang Baha ay naganap sa ikatlong salin- 
lahi ng kasaysayan ng tao.---Gen 5:3-32. 

Makikita natin sa Bibliya ang ilang kaso ng huling 
nabanggit na paraan ng pagtuos. Ipinangako ni Je- 
hova kay Abraham na ang binhi nito ay magiging 
naninirahang dayuhan sa lupain na hindi kanila at 
na babalik sila sa Canaan “sa ikaapat na salinlahi.” 
(Gen 15:13, 16) Ipinakikita ng sensus sa Bilang, ka- 
banata 1-3, na malamang na nagkaroon ng mara- 
ming salinlahing mula-ama-hanggang-anak noong 
panahon ng 215-tadng pamamalagi sa Ehipto, anu- 
pat ang kabuuang bilang ng mga lalaki na 20 tadng 
gulang at pataas di-kalaunan pagkatapos ng Pag- 
alis ay 603,550 (bukod pa sa tribo ni Levi). Ngunit 
ang “apat na salinlahi" sa Genesis 15:16, kung bibila- 
ngin mula sa panahon ng pagpasok sa Ehipto hang- 
gang sa Pag-alis, ay maaaring tuusin nang ganito: 
(1) Levi, (2) Kohat, (3) Amram, (4) Moises. (Exo 6: 
16, 18, 20) Sa katamtaman, ang indibiduwal na haba 
ng buhay ng mga taong ito ay mahigit sa isang da- 
ang taon. Kaya naman bawat isa sa apat na 'salinla- 
hing’ ito ay nakakita ng maraming inapo, posibleng 
hanggang sa mga apo sa talampakan o mas malayo 
pa, anupat may pagitang 20 o kung minsan ay 
30 taon pa nga mula sa ama hanggang sa pagsilang 
ng kaniyang unang anak. Ito ang paliwanag kung 
paanong ang 'apat na salinlahi ay makakakita ng 
gayon kalaking populasyon pagsapit ng panahon 
ng Pag-alis.---Tingnan ang PAG-ALIS. 

Ang isa pang suliranin ng mga iskolar ng Bibliya 
ay may kinalaman sa sensus ding ito. Sa Bilang 3: 
27, 28, sinasabing apat na pamilya ang nagmula kay 
Kohat, anupat noong panahon ng Pag-alis ay uma- 
bot ito sa kabuuang mataas na bilang na 8,600 lala- 
ki (8,300, sa ilang MS ng LXX) mula sa gulang na 
isang buwan pataas. Kaya lumilitaw na noong pana- 
hong iyon, si Moises ay mayroon nang libu-libong 
kapatid na lalaki, pinsang lalaki, at pamangking la- 
laki. Dahil dito, ipinapalagay ng ilan na si Moises ay 
hindi anak ni Amram na anak ni Kohat kundi anak 
ng isa pang Amram, anupat nagkaroon pa ng ilang 
salinlahi sa pagitan, sa gayon ay magpapahintulot 
ito ng sapat na panahon upang magkaroon ng gayon 
kalaking populasyon ng kalalakihan mula lamang sa 
apat na pamilyang Kohatita pagsapit ng panahon ng 
Pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto. 

Ngunit ang suliranin ay malulutas sa dalawang 
paraan. Una, hindi naman laging binabanggit ang 
mga pangalan ng lahat ng anak na lalaki ng isang 
tao, gaya ng naipakita na. Samakatuwid, posib- 
leng ang apat na binanggit na anak ni Kohat ay nag- 
karoon ng mas marami pang mga anak na lalaki 
kaysa sa mga espesipikong nakatala. Ikalawa, baga- 
man sina Levi, Kohat, Amram, at Moises ay kumaka- 


1256 


tawan sa apat na salinlahi sa punto de vista ng haba 
ng buhay nilang apat, maaaring bawat isa ay nagka- 
roon pa ng ilang salinlahi noong panahong nabubu- 
hay sila. Sa gayon, kahit magpalugit tayo ng tig- 
60 taon sa pagitan ng pagsilang ni Levi at ni Kohat, 
ni Kohat at ni Amram, at ni Amram at ni Moises, po- 
sible na maraming salinlahi ang isinilang sa loob ng 
bawat 60-taong yugto. Pagsapit ng panahon ng Pag- 
alis, maaaring naabutan pa ni Moises ang mga apo 
sa talampakan ng kaniyang kapatid, at posibleng 
pati ang mga anak ng mga ito. Samakatuwid, upang 
magkaroon ng kabuuang 8,600 (o posibleng 8,300), 
hindi na kailangan ang isa pang Amram sa pagitan 
ni Amram na anak ni Kohat at ni Moises. 

May kaugnayan sa linya ng ipinangakong Binhi, 
ang Mesiyas, isang tanong ang bumabangon hinggil 
sa talaangkanan mula kay Nason, na pinuno ng tribo 
ni Juda pagkatapos ng Pag-alis. Sa Ruth 4:20-22, si 
Jesse ang ikalimang kawing mula kay Nason hang- 
gang kay David. Ang yugto ng panahon mula sa 
Pag-alis hanggang kay David ay mga 400 taon. Ma- 
ngangahulugan ito na posibleng ang katamtamang 
edad ng bawat isa sa mga ninunong ito ni David ay 
100 taon (gaya ni Abraham) noong panahong isilang 
ang kani-kanilang anak. Hindi naman ito imposible 
at maaaring ganito nga ang nangyari. Ang mga 
anak na ito na nakatala sa aklat ng Ruth ay maaaring 
hindi naman mga panganay na anak, kung paanong 
si David ay hindi panganay kundi bunso sa mga anak 
na lalaki ni Jesse. Gayundin, maaaring pinaraan ni 
Jehova ang linya ng Binhi sa halos makahimalang 
landas na ito upang makita sa pagbabalik-tanaw na 
pinatnubayan Niya sa buong panahong iyon ang ipi- 
nangakong Binhi, gaya ng walang alinlangang gina- 
wa Niya sa mga kaso ni Isaac at ni Jacob. 

Muli, baka may ilang pangalan na sinadyang alisin 
sa bahaging ito ng Mesiyanikong talaangkanan na 
sumasaklaw ng 400 taon, na nakatala rin sa 1 Croni- 
ca 2:11-15: Mateo 1:4-6, at Lucas 3:31, 32. Ngunit da- 
hil nagkakasuwato naman ang lahat ng talaan sa 
seksiyong ito ng talaangkanan, maaaring nanganga- 
hulugan ito na walang inalis na mga pangalan. Ga- 
yunpaman, bagaman inalis nga ng mga manana- 
laysay na nagtipon ng mga talaang ito ang ilang 
pangalan na hindi itinuturing na mahalaga o kaila- 
ngan sa kanilang layunin, hindi ito lilikha ng su- 
liranin, sapagkat kahit ipagpalagay na may mga 
namagitang karagdagang salinlahi, hindi iyon maka- 
sisira sa iba pang mga pananalita sa Bibliya o sa kro- 
nolohiya nito. 

Mapagkakatiwalaan ang Talaangkanan ng 
Bibliya. Hindi maaakusahan ng maingat at taim- 
tim na estudyante ng talaangkanan ng Bibliya ang 
mga mananalaysay ng Bibliya ng kawalang-ingat, 
pagiging di-tumpak, o pagpapalabis sa pagsisikap 
na luwalhatiin ang kanilang bansa, ang isang tribo, 


1257 


o ang isang indibiduwal. Dapat isaisip na yaong mga 
naglakip ng mga talaangkanan sa kanilang mga akda 
(halimbawa, si Ezra at si Nehemias) ay sumangguni 
sa pambansang artsibo at hinango nila ang kanilang 
materyal sa opisyal na mga mapagkukunan ng im- 
pormasyon na magagamit nila noon. (Tingnan ang 
CRONICA, ANG MGA AKLAT NG MGA.) Natagpuan nila 
roon ang impormasyon na kailangan nila. Ginamit 
nila ang mga talaang ito upang lubusang patunayan 
sa lahat anuman ang kailangang mapatunayan noon. 
Maliwanag na ang kanilang mga talaan ng angkan 
ay lubusang tinanggap ng mga taong nabubuhay 
noong panahong iyon, mga tao na maaaring sumuri 
sa mga pangyayari at mga rekord. Dahil dito, dapat 
nating unawain ang situwasyong kina- 


MGA TALAAN NG TALAANGKANAN 


TALAANGKANAN 


ang maling ideya na inihaharap kung minsan na di- 
umano ang sinaunang mga talaangkanan sa Gene- 
sis, kabanata 5 at 11, at sa iba pang mga aklat ng 
Bibliya ay naglalaman ng mga pangalang kathang- 
isip lamang na ibinagay sa pakana ng mananalay- 
say. Ang mga mananalaysay na ito ay naaalay na 
mga lingkod ni Jehova, hindi mga nasyonalista, ang 
mahalaga sa kanila ay ang pangalan ni Jehova at 
ang mga pakikitungo niya sa kaniyang bayan. Ka- 
ragdagan pa, hindi lamang ang ibang mga manu- 
nulat ng Bibliya ang bumanggit sa marami sa mga 
indibiduwal na ito bilang tunay na mga tao kundi 
maging si Jesu-Kristo. (Isa 54:9; Eze 14:14, 20, Mat 
24:38: Ju 8:56: Ro 5:14: 1Co 15:22, 45: 1Ti 2:13, 14: 


NI JESUS SA BIBLIYA 


1 Cronica 
Kab 1, 2, 3 


Lucas 
Kab 3 


kaharap nila noon. Inasikaso nina Ezra 
at Nehemias ang mga bagay na ito 
noong mga panahon ng muling pag- 
oorganisa, at ang mga talaangkanang Genesis 
tinipon nila ay kinailangan upang mai- at Ruth 
sagawa ang mga bagay na mahalaga sa Adan 
pag-iral ng bansa. Set 
Maaasahan na ang gayong mga tala- Enos 
an ng angkan ay magbabago sa iba't Kenan 
ibang yugto: maaaring madagdag dito Mahalalel 
ang mga bagong pangalan at maalis Jared 
KAR F Enoc 
naman ang iba, kadalasan, ang pinaka- Matusalem 
mahahalagang ulo lamang ng pamil- Lamec 
ya ang binabanggit sa mas lumang Noe 
mga talaan. Sa ilang kaso, ang mga Sem 
pangalang di-gaanong importante ay Arpacsad 
maaaring lumitaw sa ilang talaan da- 
hil naging mahalaga ang mga ito no- Shela 
ong kasalukuyang panahong iyon. Ang Eber 
F A Peleg 
mga pinagkunan ng impormasyon sa Reu 
ilang kaso ay maaari namang di-kum- Serug 
pleto ang mga talaan. Maaaring ku- Nahor 
lang ito ng ilang bahagi, o baka sinad- Tera 
ya ng mananalaysay na laktawan ang Abram 
ilang seksiyon dahil hindi niya kaila- (Abraham) 
ngan ang mga iyon para sa kaniyang Isaac 
layunin. At hindi na natin kailangan a 
ang mga iyon para sa ating layunin sa P 
ngayon. (at Tamar) 
Sa ilang pagkakataon, maaaring na- Perez 
kapasok sa teksto ang mga pagkaka- Hezron 
mali ng mga tagakopya, lalo na sa bay- Ram 
bay ng mga pangalan. Ngunit hindi Aminadab 
naman lumilikha ang mga ito ng mga aa 
SEE ; almon 
suliranin na nakaapekto nang malaki 
sa mga linya ng angkan na kailangan Boaz 
upang maunawaan natin ang Bibliya; (at Ruth) 
ni nakaaapekto man ang mga ito sa Obed 
pundasyon ng Kristiyanismo. Jesse 
Sa pamamagitan ng isang maingat David 
na pagsusuri ng Bibliya ay mapapawi 


Adan 
Set 

Enos 
Kenan 
Mahalalel 
Jared 
Enoc 
Matusalem 
Lamec 
Noe 

Sem 
Arpacsad 


Adan 

Set 

Enos 
Cainan 
Mahalaleel 
Jared 
Enoc 
Matusalem 
Lamec 
Noe 

Sem 
Arpacsad 
Cainan 
Shela 
Eber 
Peleg 
Reu 
Serug 
Nahor 
Tera 
Abraham 


Shela 
Eber 
Peleg 
Reu 
Serug 
Nahor 
Tera 
Abraham Abraham 
Isaac 
Jacob 


Isaac 
Jacob 


Isaac 
Jacob 


Juda 


Juda 

(at Tamar) 
Perez 
Hezron 
Ram 
Aminadab 
Nason 
Salmon 

(at Rahab) 
Boaz 

(at Ruth) 
Obed 

Jesse 
David (at 
Bat-sheba) 


Juda 


Perez 
Hezron 

Arni (Ram?) 
Aminadab 
Nason 
Salmon 


Perez 

Hezron 

Ram 

Aminadab 

Nason 

Salmon (Salma, 
1Cr 2:11) 

Boaz Boaz 

Obed 

Jesse 

David 


Obed 
Jesse 
David 


TALAANGKANAN 


MGA TALAAN NG TALAANGKANAN NI JESUS (karugtong) 


(anak-anakan) 


1 Cronica Mateo Lucas 
Kab 1, 2, 3 Kab 1 Kab 3 
Solomon Solomon Natan! 
Rehoboam Rehoboam Matata 
Abias Abias Mena 
Asa Asa Melea 
Jehosapat Jehosapat Eliakim 
Jehoram Jehoram Jonam 
Ahazias Jose 

Hudas 
Jehoas Symeon 
Amazias Levi 
Azarias (Uzias) Uzias (Azarias) Matat 
Jotam Jotam Jorim 
Ahaz Ahaz Eliezer 
Hezekias Hezekias Jesus 
Manases Manases Er 
Amon Amon Elmadam 
Josias Josias Cosam 
Jehoiakim Haya 
Jeconias Jeconias Neri 

(Jehoiakin) 

Sealtiel Sealtiel Sealtiel3 

(Pedaias)? 

Zerubabel? Zerubabel Zerubabel 
Resa 
Abiud Joanan 
Joda 
Eliakim Josec 
Semein 
Azor Matatias 
Maat 
Zadok Nagai 
Esli 
Akim Nahum 
Amos 
Eliud Matatias 
Jose 
Eleazar Jannai 
Melqui 
Matan Levi 
Matat 
Jacob Heli (ama 
ni Maria) 
Jose Jose (manugang 
ni Heli) 
Jesus Jesus 


(anak ni Maria) 


~ 


w 


> 


Mula kay Natan, tinalunton ni Lucas ang talaangkanan ni Jesus 
sa linya ng ina nito, samantalang ipinagpatuloy naman iyon ni 
Mateo sa linya ng ama ni Jesus. 


Lumilitaw na si Zerubabel ay likas na anak ni Pedaias at legal na 
anak ni Sealtiel sa pamamagitan ng pag-aasawa bilang bayaw; 
o kaya ay pinalaki siya ni Sealtiel pagkamatay ng kaniyang 
amang si Pedaias at legal na kinilala bilang anak ni Sealtiel. 
--ACr 3:17-19: Ezr 3:2: Luc 3:27. 


Posibleng si Sealtiel na anak ni Jeconias ay manugang na lalaki 
ni Neri.--1Cr 3:17: Luc 3:27. 


Nagsalubong ang mga linya kina Sealtiel at Zerubabel, ngunit 
naghiwalay rin. Maaaring ang paghihiwalay na ito ay dahil sa 
dalawang magkaibang inapo ni Zerubabel, o maaaring si Resa o si 
Abiud ay kaniyang manugang na lalaki. 


1258 


Heb 11:4, 5, 7, 31; San 2:25, Jud 14) Kung sasalu- 
ngatin natin ang lahat ng patotoong ito, para nating 
inakusahan ang Diyos ng katotohanan ng pagsisi- 
nungaling, o na kailangan pa niyang gumamit ng 
panlilinlang o katusuhan upang mapaniwala ang 
mga tao sa kaniyang Salita. Pabubulaanan din nito 
ang pagkasi ng Diyos sa Bibliya. 

Gaya ng sinabi ng apostol, “Ang lahat ng Kasula- 
tan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa 
pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga ba- 
gay-bagay, sa pagdidisiplina sa katuwiran, upang 
ang tao ng Diyos ay maging lubos na may kakaya- 
han, lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting 
gawa.” (2Ti 3:16, 17) Samakatuwid, maaari tayong 
manalig nang lubusan sa mga talaangkanan na na- 
kaulat sa Bibliya. Naglaan ang mga ito ng mahaha- 
lagang impormasyon hindi lamang noong pana- 
hong isulat ang mga ito kundi para rin sa atin 
sa ngayon. Sa pamamagitan ng mga ito ay mayro- 
on tayong lubos na katiyakan na si Jesu-Kristo ang 
ipinangako at matagal nang hinihintay na Binhi ni 
Abraham. Malaking tulong ang mga ito sa atin sa 
pagtatatag ng kronolohiya pabalik kay Adan, isang 
bagay na hindi matatagpuan sa ibang pinagkuku- 
nan ng impormasyon. Nalaman natin na “ginawa 
[ng Diyos] mula sa isang tao ang bawat bansa ng 
mga tao, upang tumahan sa ibabaw ng buong lupa.” 
(Gaw 17:26) Nakita natin na totoong “nang ang Ka- 
taas-taasan ay magbigay ng mana sa mga ban- 
sa, nang paghiwa-hiwalayin niya ang mga anak ni 
Adan, itinatag niya ang hangganan ng mga bayan 
na isinasaalang-alang ang bilang ng mga anak ni Is- 
rael” (Deu 32:8), at naunawaan natin ang kaugna- 
yan ng mga bansa sa isa't isa. 

Dahil nalaman natin ang pinagmulan ng sangka- 
tauhan, na noong pasimula si Adan ay isang “anak 
ng Diyos" at na tayong lahat ay nagmula kay Adan 
(Luc 3:38), malinaw nating nauunawaan ang pana- 
nalitang: “Kung paanong sa pamamagitan ng isang 
tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang 
kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa 
gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng 
tao sapagkat silang lahat ay nagkasala.” (Ro 5:12) 
Karagdagan pa, dahil sa kaalamang iyon ay na- 
uunawaan natin kung paanong si Jesu-Kristo ay 
maaaring maging “ang huling Adan” at ang “Wa- 
lang-hanggang Ama” at paano maaaring mangyari 
na “kung paanong kay Adan ang lahat ay nama- 
matay, gayundin naman kay Kristo ang lahat ay 
bubuhayin.” (Isa 9:6, 1Co 15:22, 45) Higit nating 
mauunawaan ang layunin ng Diyos na isauli ang 
masunuring mga tao sa kaugnayan nila bilang “mga 
anak ng Diyos.” (Ro 8:20, 21) Namamasdan natin na 
ang maibiging-kabaitan ni Jehova ay ipinakikita 
roon sa mga umiibig sa kaniya at tumutupad sa ka- 
niyang mga utos “hanggang sa isang libong salinla- 


1259 


hi.” (Deu 7:9) Namamasdan natin ang kaniyang ka- 
tapatan bilang ang Diyos na nag-iingat ng tipan at 
ang kaniyang masusing pag-iingat ng isang ulat ng 
kasaysayan na doo'y maitatatag natin nang mati- 
bay ang ating pananampalataya. Pinatutunayan ng 
talaangkanan, gayundin ng iba pang mga bahagi ng 
Bibliya, na ang Diyos ang dakilang Tagapagtala at 
Tagapag-ingat ng kasaysayan.--Tingnan ang TALA- 
ANGKANAN NI JESU-KRISTO. 

Ang Payo ni Pablo May Kinalaman sa mga 
Talaangkanan. Nang sumulat ang apostol na si 
Pablo noong mga 61-64 C.E., sinabi niya kay Timo- 
teo na huwag magbigay-pansin sa “mga kuwentong 
di-totoo at sa mga talaangkanan, na nauuwi sa wala, 
kundi nagbabangon ng mga tanong ukol sa pagsa- 
saliksik sa halip na magkaloob ng anumang bagay 
mula sa Diyos may kaugnayan sa pananampalata- 
ya.” (1Ti 1:4) Ang puwersa ng babalang ito ay 
higit nating mauunawaan kung malalaman natin 
ang matinding pagpapakahirap ng mga Judio nang 
maglaon sa pagsasaliksik ng mga talaangkanan at 
kung gaano kasusi nila siniyasat ang anumang po- 
sibleng di-pagkakasuwato. Sinasabi ng Babilonyong 
Talmud (Pesahim 62b) na “sa pagitan ng “Azel'at ng 
“Azel' [1 Cronica 8:38-9:44, isang bahagi sa Bibliya 
na may talaangkanan] ay mayroon silang apat na 
raang kamelyo na puno ng mapanuring pagpapaka- 
hulugan!”---Hebrew-English Edition of the Babylo- 
nian Talmud, isinalin ni H. Freedman, London, 1967. 

Walang kabuluhan na pag-aralan at talakayin ang 
gayong mga bagay, at lalo nang totoo ito noong pa- 
nahong sumulat si Pablo kay Timoteo. Hindi na ma- 
halaga noon na panatilihin pa ang mga rekord ng 
talaangkanan upang mapatunayan ang pinagmu- 
lang angkan ng isang tao, yamang hindi na kiniki- 
lala noon ng Diyos ang anumang pagkakaiba sa 
pagitan ng Judio at ng Gentil sa kongregasyong 
Kristiyano. (Gal 3:28) At naitatag na ng mga re- 
kord ng talaangkanan ang angkan na pinagmulan ni 
Kristo sa pamamagitan ng linya ni David. Isa pa, 
hindi na magtatagal matapos isulat ni Pablo ang pa- 
yong ito at wawasakin na ang Jerusalem, pati na 
ang mga rekord ng mga Judio. Hindi iningatan ng 
Diyos ang mga iyon. Dahil dito, lubhang ninais ni 
Pablo na si Timoteo at ang mga kongregasyon ay 
huwag mailihis tungo sa pagsasaliksik at sa pakiki- 
pagtalo tungkol sa personal na mga linya ng ninu- 
no, na wala namang maidaragdag sa pananampa- 
latayang Kristiyano. Sapat na ang talaangkanang 
inilaan ng Bibliya upang patunayan ang pagiging 
Mesiyas ni Kristo, ang pinakamahalagang usapin 
hinggil sa talaangkanan para sa mga Kristiyano. 
Ang iba pang mga talaangkanan sa Bibliya ay nag- 
sisilbing patotoo ng pagiging tunay ng rekord ng 
Kasulatan, anupat malinaw na nagpapakita na iyon 
ay isang tunay na ulat ng kasaysayan. 


TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO 


TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO. Sa 
unang kabanata ng Mateo ay masusumpungan na- 
tin ang talaangkanan ni Jesus mula kay Abraham 
patuloy. Nasa Lucas kabanata 3 naman ang isang 
talaangkanan na pabalik kay “Adan, na anak ng 
Diyos.” Ang talaangkanan ni Jesus ang kaisa-isang 
talaangkanan na mababasa sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan. Ang isang bahagi ng kaniyang ta- 
laangkanan ay makikita sa 1 Cronica kabanata 1 
hanggang 3, na nagsisimula kay Adan at tumata- 
lunton kay Solomon at kay Zerubabel. Ipinakikita ng 
pinagsamang mga talaangkanan mula sa mga aklat 
ng Genesis at Ruth ang linya mula kay Adan hang- 
gang kay David. 

Ang huling tatlong talaan (Genesis/Ruth, 1 Croni- 
ca, at Lucas) ay lubusang magkakasuwato mula kay 
Adan hanggang kay Arpacsad, anupat may maliliit 
na pagkakaiba lamang sa ilang pangalan, gaya ng 
Kenan, na “Cainan” sa Lucas 3:37. Ang mga talaan 
sa Mga Cronica at Genesis/Ruth ay magkasuwato 
hanggang kay David, samantalang may isa pang 
“Cainan” na nasa ulat ni Lucas sa pagitan ni Arpac- 
sad at ni Shela.---Luc 3:35, 36. 

Mula kay Solomon hanggang kay Zerubabel, sa 
kalakhang bahagi ay magkasuwato ang rekord ng 
Mga Cronica at ang Mateo, bagaman may ilang pa- 
ngalan na wala sa Mateo. Ang mga pagkakaibang ito 
at ang mga pagkakaiba ng ulat ni Lucas mula kay 
David hanggang kay Jesus ay tatalakayin sa ban- 
dang huli. 

Sa ilalim ng artikulong TALAANGKANAN, nakita na- 
tin na bukod pa sa maraming pribadong rekord ng 
pamilya, nag-ingat din ang mga Judio ng mga pam- 
publikong rekord ng mga talaangkanan at na ang 
mga ito ay sinangguni ng mga mananalaysay, gaya 
ni Ezra, nang tinitipon nila ang kanilang mga tala- 
an, gayundin, nakita natin na nagkaroon ng mga 
pampublikong rehistro noong unang siglo at mali- 
wanag na hanggang noong 70 C.E. Para sa mga Ju- 
dio, napakahalaga ng talaangkanang pagmumulan 
ng Mesiyas, na nagsisimula kay Abraham at tuma- 
talunton kay David. Kaya makatitiyak tayo na kapu- 
wa si Mateo at si Lucas ay sumangguni sa mga ta- 
lahanayang ito ng angkan. 

Pagkamaaasahan ng mga Talaangkanan sa 
Ebanghelyo. Bumabangon ang tanong: Bakit 
hindi isinama ni Mateo ang ilang pangalan na nasa 
mga talaan ng ibang mga mananalaysay? Una sa 
lahat, hindi kailangang banggitin ang bawat kawing 
sa linya ng angkan upang patunayan ang talaang- 
kanan ng isang tao. Halimbawa, noong pinatutuna- 
yan ni Ezra ang kaniyang makasaserdoteng angkan, 
sa Ezra 7:1-5, hindi niya inilakip ang ilang panga- 
lan na nasa talaan ng makasaserdoteng linya sa 
1 Cronica 6:1-15. Maliwanag na hindi kinailangang 


TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO 


banggitin ang lahat ng mga ninunong ito upang 
mapatunayan sa mga Judio ang kaniyang maka- 
saserdoteng angkan. Gayundin naman kay Mateo: 
Walang alinlangan na ginamit niya ang pampubli- 
kong rehistro at kinopya niya mula roon ang mga 
pangalan, kung hindi man ang bawat pangalan, na 
kailangan upang patunayan na si Jesus ay nagmula 
kay Abraham at kay David. Taglay rin niya ang 
Hebreong Kasulatan, na maaari niyang konsultahin 
bukod pa sa mga opisyal na pampublikong rekord. 
--Ihambing ang Ru 4:12, 18-22 at Mat 1:3-6. 

Ang mga talaang ginawa kapuwa ni Mateo at ni 
Lucas ay binubuo ng mga pangalan na hayagang ki- 
nilala ng mga Judio noong panahong iyon bilang to- 
too. Ang mga eskriba at mga Pariseo gayundin ang 
mga Saduceo ay mahihigpit na kaaway ng Kristiya- 
nismo, at malamang na gagamitin nila ang anu- 
mang posibleng argumento upang siraan si Jesus, 
ngunit kapansin-pansin na hindi nila kailanman ki- 
nuwestiyon ang mga talaangkanang ito. Kung mali 
ang talaangkanan ni Jesus sa Mateo o sa Lucas, 
pinatunayan na sana iyon ng mga kalaban noon 
pa man, yamang maliwanag na hanggang noong 
70 C.E., madaling mapagsasanggunian ng mga ito 
ang mga pampublikong rehistro ng mga talaangka- 
nan at ang Kasulatan. 

Totoo rin ito may kinalaman sa unang-siglong 
mga paganong kaaway ng Kristiyanismo. Gaya ng 
mga Judiong iyon, marami sa kanila ang may- 
pinag-aralang mga lalaki na agad na magtatawag- 
pansin sa anumang katibayan na ang mga talaang 
ito ni Mateo at ni Lucas ay di-totoo at nagkakasalu- 
ngatan. Ngunit walang anumang rekord na tinulig- 
sa ng sinaunang mga paganong kaaway ang mga 
Kristiyano hinggil sa puntong ito. 

Gayundin, natupad kapuwa nina Mateo at Lucas 
ang kanilang layunin, at iyon lamang ang kinaila- 
ngan nilang gawin. Upang patunayan na si Jesus ay 
nagmula kay Abraham at kay David, hindi nila ki- 
nailangang gumawa ng isang bagong talaangkanan. 
Ang kailangan lamang nilang gawin noon ay ku- 
mopya mula sa mga pampublikong talahanayan na 
lubusang tinatanggap ng bansa may kinalaman sa 
angkan ni David at ng pagkasaserdote at sa lahat ng 
bagay na nangangailangan ng patotoo ng angkan 
ng isang tao. (Tingnan ang Luc 1:5, 2:3-5, Ro 11:1.) 
Kung may inalis man sa mga talahanayang ito, hin- 
di iyon nakasira sa layunin ng mga manunulat na 
ito ng Ebanghelyo na natupad naman nila, samaka- 
tuwid nga, ang magharap ng patotoo na legal at ha- 
yagang tinatanggap may kinalaman sa talaangka- 
nan ni Jesus na Mesiyas. 

Mga Suliranin sa Talaangkanan ni Jesus 
Ayon kay Mateo. Hinati-hati ni Mateo ang tala- 
angkanan mula kay Abraham hanggang kay Jesus 


1260 


sa tatlong seksiyon na tig-14 na salinlahi bawat isa. 
(Mat 1:17) Ang paghahati-hating ito ay maaaring 
nagsilbing pantulong sa pagsasaulo. Gayunman, ka- 
pag binilang natin ang mga pangalan, makikita na- 
tin na ang kabuuan nito ay 41, sa halip na 42. Gani- 
to ang isang mungkahi kung paano ito maaaring 
bilangin: Mula kay Abraham hanggang kay David, 
14 na pangalan, pagkatapos ay simulan kay David 
ang pagbilang para sa sumunod na 14, anupat si Jo- 
sias ang magiging panghuli, bilang pagtatapos, si- 
mulan ang ikatlong serye ng 14 na pangalan kay Je- 
conias (Jehoiakin) at magtapos kay Jesus. Pansinin 
na inulit ni Mateo ang pangalang David bilang pang- 
huli sa unang 14 na pangalan at bilang una naman 
sa sumunod na 14. Pagkatapos ay inulit niya ang pa- 
nanalitang “pagkatapon sa Babilonya,” na iniuugnay 
niya kay Josias at sa mga anak nito.---Mat 1:17. 

Gaya ng nabanggit na, maaaring kinopya ni Ma- 
teo nang eksakto ang kaniyang talaan mula sa pam- 
publikong rehistro na ginamit niya, o maaaring si- 
nadya niyang hindi itala ang ilang kawing bilang 
pantulong sa pagsasaulo. Gayunman, iminumung- 
kahi na kaya inalis dito ang mga pangalan ng tatlong 
hari sa linya ni David na nasa pagitan ni Jehoram at 
ni Uzias (Azarias) ay sapagkat napangasawa ni Je- 
horam ang balakyot na si Athalia na mula sa samba- 
hayan ni Ahab at anak na babae ni Jezebel, anupat 
dahil dito ay nabahiran ng lahing ito na hinatulan ng 
Diyos ang linya ng mga hari ng Juda. (1Ha 21:20-26, 
2Ha 8:25-27) Pagkatapos banggitin si Jehoram bi- 
lang ang una sa balakyot na alyansa, inalis ni Mateo 
ang mga pangalan ng tatlong sumunod na hari 
hanggang sa ikaapat na salinlahi, sina Ahazias, Je- 
hoas, at Amazias, ang mga bunga ng alyansang 
iyon.--Ihambing ang Mat 1:8 sa 1Cr 3:10-12. 

Ipinakikita ni Mateo na si Zerubabel ay anak ni 
Sealtiel (Mat 1:12), at katugma ito ng iba pang mga 
pagtukoy sa kaniya. (Ezr 3:2, Ne 12:1, Hag 1:14: Luc 
3:27) Gayunman, sa 1 Cronica 3:19, si Zerubabel ay 
tinukoy bilang anak ni Pedaias. Maliwanag na si Ze- 
rubabel ay likas na anak ni Pedaias at legal na anak 
naman ni Sealtiel sa pamamagitan ng pag-aasawa 
bilang bayaw; o posibleng pagkamatay ng ama ni 
Zerubabel na si Pedaias, pinalaki ni Sealtiel si Zeru- 
babel bilang kaniyang anak at sa gayon ay legal 
itong kinilala bilang anak ni Sealtiel. 

Isang Suliranin sa Talaangkanan ni Jesus 
Ayon kay Lucas. Sa magagamit na mga kopyang 
manuskrito ng Lucas ay may nakatalang ikalawang 
“Cainan,” sa pagitan ni Arpacsad (Arphaxad) at ni 
Shela. (Luc 3:35, 36, ihambing ang Gen 10:24, 11:12, 
1Cr 1:18, 24.) Itinuturing ng karamihan sa mga is- 
kolar na isa itong pagkakamali ng tagakopya. Sa 
Hebreong Kasulatan, walang makikitang “Cainan” 
sa katapat na posisyong ito sa mga talaan ng ang- 
kan sa mga tekstong Hebreo o Samaritano, ni mata- 


1261 


tagpuan man ito sa alinman sa mga Targum o mga 
bersiyon maliban sa Griegong Septuagint. At wa- 
ring wala rin naman ito sa mas naunang mga kop- 
ya ng Septuagint, dahil ang sumunod na itinala ni 
Josephus, na kadalasan ay sumusunod sa Septua- 
gint, ay si Seles (Shela) bilang ang anak ni Arphaxa- 
des (Arpacsad). (Jewish Antiquities, I, 146 [vi, 4]) 
Hindi tinanggap ng sinaunang mga manunulat na 
sina Irenaeus, Africanus, Eusebius, at Jerome ang 
ikalawang “Cainan” sa mga kopya ng ulat ni Lucas at 
itinuring nila na ito ay isang interpolasyon.---Ting- 
nan ang CAINAN Blg. 2. 


Bakit magkaiba ang mga talaangkanan 
ni Jesu-Kristo sa Mateo at sa Lucas? 


Ang pagkakaiba ng halos lahat ng pangalan sa 
talaangkanan ni Jesus ayon kay Lucas kung iha- 
hambing kay Mateo ay madaling malulutas kung 
aalalahanin na tinalunton ni Lucas ang linya sa pa- 
mamagitan ng anak ni David na si Natan, sa halip 
na sa pamamagitan ni Solomon gaya ng ginawa ni 
Mateo. (Luc 3:31, Mat 1:6, 7) Maliwanag na sinundan 
naman ni Lucas ang pinagmulang angkan ni Maria, 
sa gayon ay ipinakikita na likas na nagmula si Jesus 
kay David, samantalang ipinakita naman ni Mateo 
ang legal na karapatan ni Jesus sa trono ni David 
dahil nagmula siya kay Solomon sa pamamagitan ni 
Jose, na legal na ama ni Jesus. Kapuwa ipinahihiwa- 
tig ni Mateo at ni Lucas na si Jose ay hindi tunay na 
ama ni Jesus kundi ama-amahan lamang nito, anu- 
pat siyang nagbigay kay Jesus ng legal na karapa- 
tan. Lumihis si Mateo sa istilong ginamit niya sa bu- 
ong talaangkanan nang dumating siya kay Jesus, 
anupat sinabi niya: “Naging anak ni Jacob si Jose na 
asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na 
tinatawag na Kristo.” (Mat 1:16) Pansinin na hindi 
niya sinabing "naging anak ni Jose si Jesus' kundi na 
siya ay “asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Je- 
sus.” Mas tuwiran ang pagtukoy ni Lucas sapagkat 
matapos niyang ipakita bago nito na si Jesus, sa ka- 
tunayan, ay Anak ng Diyos sa pamamagitan ni Ma- 
ria (Luc 1:32-35), sinabi niya: “Si Jesus . . . na anak, 
gaya nga ng opinyon, ni Jose, na anak ni Heli.”---Luc 
3:23. 

Yamang si Jesus ay hindi likas na anak ni Jose 
kundi ang Anak ng Diyos, pinatutunayan ng tala- 
angkanan ni Jesus ayon kay Lucas na si Jesus, nang 
ipanganak bilang tao, ay anak ni David sa pamama- 
gitan ng kaniyang likas na inang si Maria. May kina- 
laman sa mga talaangkanan ni Jesus na isinulat ni 
Mateo at ni Lucas, sumulat si Frederic Louis Godet: 
“Sa ganitong paraan, inaakay tayo ng detalyadong 
pag-aaral na ito sa teksto upang tanggapin---1. Na 
ang rehistro ng mga talaangkanan ayon kay Lucas 


TALAANGKANAN NI JESU-KRISTO 


ay yaong kay Heli, na lolo ni Jesus: 2. Na, yamang 
ang kaugnayang ito ni Jesus kay Heli ay maliwanag 
na iba sa kaugnayan Niya kay Jose, ang dokumen- 
tong iningatan niya para sa atin, sa pangmalas niya 
ay walang iba kundi ang talaangkanan ni Jesus 
sa pamamagitan ni Maria. Ngunit bakit hindi bi- 
nanggit ni Lucas si Maria, at bakit siya lumaktaw 
agad mula kay Jesus tungo sa Kaniyang lolo? Batay 
sa sinaunang pangmalas, hindi angkop na bang- 
gitin ang ina bilang kawing sa talaangkanan. Sa 
mga Griego, ang isang tao ay anak ng kaniyang 
ama, hindi ng kaniyang ina, at sa mga Judio, ang 
kasabihan ay: (Genus matris non vocatur genus 
[”Ang inapo ng ina ay hindi tinatawag na (kaniyang) 
inapo'] (Baba bathra, 110, a).”--Commentary on 
Luke, 1981, p. 129. 

Ang totoo, ipinakikita ng bawat talaangkanan 
(mga talahanayan ni Mateo at ni Lucas) na si Jesus 
ay nagmula kay David, sa pamamagitan ni Solomon 
at sa pamamagitan ni Natan. (Mat 1:6: Luc 3:31) Sa 
pagsusuri sa mga talaan ni Mateo at ni Lucas, maki- 
kita natin na matapos maghiwalay kay Solomon at 
kay Natan, muling nagsalubong ang mga ito sa da- 
lawang tao, kina Sealtiel at Zerubabel. Maaari itong 
ipaliwanag sa ganitong paraan: Si Sealtiel ay anak ni 
Jeconias, marahil sa pamamagitan ng pag-aasawa 
niya sa anak na babae ni Neri, naging manugang 
siya ni Neri kung kaya tinawag siyang “anak ni Neri.” 
Posible rin na hindi nagkaroon ng mga anak na lala- 
ki si Neri, anupat sa dahilan ding iyon si Sealtiel ay 
itinuring na kaniyang “anak.” Si Zerubabel naman, 
na malamang ay tunay na anak ni Pedaias, ay legal 
na kinilala bilang anak ni Sealtiel, gaya ng nabanggit 
na.--Ihambing ang Mat 1:12, Luc 3:27, 1Cr 3:17-19. 

Pagkatapos ay ipinakikita ng mga ulat na nagka- 
roon si Zerubabel ng dalawang anak, sina Resa at 
Abiud, anupat muling naghiwalay ang mga linya sa 
bahaging ito. (Maaaring ang mga ito ay hindi tunay 
na mga anak kundi mga inapo, o isa man lamang sa 
mga ito ay manugang ni Zerubabel. Ihambing ang 
1Cr 3:19.) (Luc 3:27, Mat 1:13) Dito, ang mga tala- 
angkanan ni Jesus sa Mateo at sa Lucas ay parehong 
naiiba sa talaangkanang makikita sa 1 Cronica ka- 
banata 3. Maaaring sinadya ni Mateo na hindi itala 
ang ilang pangalan at posibleng gayundin ang gina- 
wa ni Lucas. Ngunit dapat isaisip na ang gayong 
mga pagkakaiba sa mga talaan ng angkan ni Mateo 
at ni Lucas ay malamang na yaong mga dati nang 
makikita sa mga rehistro ng mga talaangkanan na 
ginagamit na noon at lubusang tinatanggap ng mga 
Judio at hindi mga pagbabagong ginawa nina Mateo 
at Lucas. 

Dahil dito, mahihinuha natin na pinagsasanib ng 
dalawang talaan ni Mateo at ni Lucas ang dala- 
wang katotohanan, samakatuwid nga, (1) na si Je- 
sus ay tunay na Anak ng Diyos at ang likas na 


TALAMPAS 


tagapagmana sa Kaharian sa pamamagitan ng ma- 
kahimalang pagsisilang ng dalagang si Maria, na 
mula sa linya ni David, at (2) na si Jesus din ang le- 
gal na tagapagmana sa linya ng mga ninunong la- 
laki na nagmula kina David at Solomon sa pamama- 
gitan ng kaniyang ama-amahang si Jose. (Luc 1:32, 
35, Ro 1:1-4) Kung may akusasyon man ang napo- 
poot na mga Judio na si Jesus ay anak sa ligaw, ang 
paninirang-puri na iyon ay napabubulaanan ng ba- 
gay na pinakasalan ni Jose si Maria, sa kabila ng ka- 
batiran ni Jose sa mga pangyayari, at ibinigay niya 
kay Maria ang proteksiyon ng kaniyang mabuting 
pangalan at maharlikang angkan. 


TALAMPAS [sa Ingles, tableland]. Ang ter- 
minong Hebreo na mishohr, isinaling “talampas,” 
ay hinalaw sa salitang-ugat na nangangahulugang 
“maging tuwid, tama.” Ang salitang Hebreong ito 
ay maaaring tumukoy sa “patag na lupain" na kaba- 
ligtaran ng bulubundukin o maburol na lupain (1Ha 
20:23, 25; Isa 40:4: 42:16, Zac 4:7) at maaaring ma- 
ngahulugang “katuwiran” (Aw 27:11: 45:6: 67:4: 
143:10, Isa 11:4) o tumukoy sa isang situwasyon na 
walang mga hadlang. (Aw 26:12) Kung minsan, ang 
mishohr” ay kumakapit sa talampas na nasa S ng 
Dagat na Patay sa pagitan ng Hesbon sa H at ng 
agusang libis ng Arnon sa T.--Deu 3:10, Jos 13:9, 
15-17: 20:8. 


TALANGA. Tingnan ang Armas, BALUTI. 


TALENTO. Ang pinakamalaking Hebreong yu- 
nit ng timbang at ng halaga ng salapi. (Exo 38:29; 
2Sa 12:30: 1Ha 10:10, 2Ha 23:33, 1Cr 29:7: 2Cr 36:3, 
Ezr 8:26) Katumbas ito ng 60 mina o 3,000 siklo, at 
kung kakalkulahin batay rito (Exo 38:25, 26: ting- 
nan ang MINA), ang isang talento ay tumitimbang 
nang 34.2 kg (75.5 lb avdp, 91.75 lb t; 1101 onsa t). 
Sa makabagong mga halaga, ang isang talento 
na pilak ay maaaring tuusin na $6,606.00 at ang 
isang talento na ginto, $385,350.00. 

Yamang ang isang mina ay katumbas ng 
100 drakmang Griego noong unang siglo C.E., 
ang isang talento na katumbas ng 60 mina ay 
tumitimbang noon nang 20.4 kg (44.8 lb avdp, 
54.5 Ib t; 654 onsa t), anupat mas magaan kaysa no- 
ong mga panahon ng Hebreong Kasulatan. Alinsu- 
nod dito, sa makabagong mga halaga, ang isang 
unang-siglong talentong pilak ay magkakahalaga 
ng $3,924.00, at ang isang talentong ginto, $228,- 
900.00. 

Kung tutuusin alinsunod sa pamantayang Griego, 
ang makasagisag na mga batong graniso na tumi- 
timbang nang mga isang talento (20.4 kg; 44.8 1b), 
gaya ng binabanggit sa Apocalipsis 16:21, ay magi- 
ging isang mapangwasak na salot. 


1262 


TALITA KUMI. Ang Semitikong pananalita 
na ginamit ni Jesu-Kristo noong panahong buhayin 
niyang muli ang anak na babae ni Jairo. Ito ay na- 
ngangahulugang, “Dalagita, sinasabi ko sa iyo, Bu- 
mangon ka!” (Mar 5:41) Nagkakaiba-iba ang mga 
transliterasyon ng pananalitang ito sa mga ma- 
nuskritong Griego. Bagaman kadalasan ay tinutu- 
koy ito bilang Aramaiko, ang huling bahagi ng pa- 
riralang ito (“kumi”) sa paanuman ay maaaring 
Hebreo o kaya'y Aramaiko, ayon sa Vine's Exposi- 
tory Dictionary of Old and New Testament Words 
(1981, Tomo 4, p. 109). Sinasabi ng leksikograpong 
si Gesenius na ang “talita” ay hinalaw sa salitang 
Hebreo para sa kordero (taleh').--A Hebrew and 
English Lexicon of the Old Testament, nina Brown, 
Driver, at Briggs, 1980, p. 378. 


TALMAI. 

1. Kapatid nina Ahiman at Sesai, mga anak ni 
Anak. (Bil 13:22, Jos 15:14: Huk 1:10, tingnan ang 
AHIMAN Blg. 1.) Ipinapalagay ng ilang iskolar na ang 
pangalang Tanmahu, natagpuan sa isang inskripsi- 
yong hieroglyphic na naglalarawan ng isang lala- 
king matangkad at maputi, ay ang katumbas sa 
Ehipsiyo ng Talmai. Ang pangalang Canaanita na 
ito ay lumilitaw rin sa mga tekstong Ras Sham- 
ra na mula sa kapanahunan ng mga Hukom. 

2. Isang anak ni Amihud; hari ng Gesur. (2Sa 
13:37) Isinilang ni Maaca na anak ni Talmai si Absa- 
lom kay David. (2Sa 3:3, 1Cr 3:2) Pagkatapos ipapa- 
tay ni Absalom si Amnon dahil sa panghahalay nito 
sa kaniyang kapatid na si Tamar, tumakas siya pa- 
tungo sa kaniyang lolong si Talmai.---2Sa 13:28, 29, 
37, 38. 


TALMON. Ulo ng isang Levitikong pamilya ng 
mga bantay ng pintuang-daan na nabuhay pagka- 
raan ng pagkatapon. Pagkabalik mula sa Babilonya 
kasama ni Zerubabel, siya “at ang kaniyang mga ka- 
patid ay napili upang manirahan sa Jerusalem. 
--ICr 9:3, 17: Ezr 2:42, Ne 7:45: 11:1, 19; 12:25. 


TALUKBONG. 


TALUKBONG SA ULO [sa Ingles, head cov- 
ering]. Bukod sa pagiging bahagi ng pananamit, ang 
talukbong sa ulo ay may espirituwal na kahulugan 
para sa mga lingkod ng Diyos kung tungkol sa pag- 
kaulo at pagpapasakop. Inilahad ng apostol na si 
Pablo ang simulain ng itinalaga-ng-Diyos na pagka- 
ulo na sinusunod sa kongregasyong Kristiyano, sa 
pagsasabing: “Ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kris- 
to, ang ulo naman ng babae ay ang lalaki; ang ulo 
naman ng Kristo ay ang Diyos.” (1Co 11:3) Itina- 
wag-pansin ni Pablo na ang talukbong sa ulo ay 
isang “tanda ng awtoridad” na dapat ilagay ng ba- 


Tingnan ang DAMIT. 


1263 


bae sa kaniyang sarili bilang pagkilala sa pagkaulo 
ng lalaki, anupat nagpapasakop sa wastong teokrati- 
kong awtoridad, kapag siya'y nananalangin o nang- 
huhula sa kongregasyon.--- 1Co 11:4-6, 10. 

Kabaligtaran nito, ipinaliwanag ng apostol na ang 
lalaki ay hindi dapat maglagay ng talukbong sa ulo 
kapag nangunguna siya sa harap ng kongregasyon, 
halimbawa, kapag siya'y nananalangin o nanghuhu- 
la. Ito ang kaniyang takdang posisyon sa ilalim ng 
kaayusan ng Diyos. Kung ang lalaki ay maglalagay 
ng talukbong sa ulo sa ganitong mga kalagayan, 
magdudulot ito ng kahihiyan sa kaniyang sariling 
ulo. Magpapahiwatig din ito ng kawalang-galang 
kay Jesu-Kristo bilang kaniyang ulo, at gayundin sa 
Kataas-taasang Ulo, ang Diyos na Jehova, sapagkat 
ang lalaki ay “larawan at kaluwalhatian ng Diyos,” 
anupat noong pasimula, ginawa siya upang magsil- 
bing kinatawan ng Diyos sa lupa. Hindi niya dapat 
palabuin ang katotohanang ito sa pamamagitan ng 
paglalagay ng talukbong sa ulo. Unang nilalang ang 
lalaki, bago ang babae; ang babae ay “nagmula sa la- 
laki” at nilalang “alang-alang sa lalaki.” Ang mga 
katangian ng babae ay kapahayagan ng karangalan 
at dignidad ng lalaki, kung paanong ipinababanaag 
naman ng mga katangian ng lalaki ang karangalan 
at dignidad ng Diyos. Kaya naman dapat ay malu- 
god na kilalanin ng babaing Kristiyano ang kani- 
yang nakabababang posisyon sa pamamagitan ng 
pagpapamalas ng kahinhinan at pagpapasakop, at 
dapat siyang maging handa na ipakita ito sa pama- 
magitan ng paglalagay ng talukbong o ng iba pang 
materyal bilang pantakip sa ulo. Hindi niya dapat 
tangkaing agawin ang posisyon ng lalaki, kundi sa 
halip, dapat niyang itaguyod ang pagkaulo nito. 
--1Co 11:4, 7-10. 

Itinawag-pansin ni Pablo ang likas na mahabang 
buhok ng mga babae na nasa kongregasyong sinu- 
latan niya bilang isang patuluyang paalaala mula sa 
Diyos na ang babae ay likas na sakop ng lalaki. Sa- 
makatuwid, dapat itong kilalanin ng babae kapag gi- 
nagampanan niya ang mga tungkulin sa loob ng 
kongregasyong Kristiyano na karaniwang nauukol 
sa lalaki, at dapat siyang maglagay ng isang uri 
ng talukbong sa ulo bukod pa sa kaniyang bu- 
hok na karaniwang taglay niya. Sa gayong paraan, 
ipinamamalas niya na tinatanggap niya ang iti- 
nalaga-ng-Diyos na simulain ng pagkaulo at na kini- 
kilala niyang may pagkakaiba ang kaniyang kara- 
niwang pang-araw-araw na mga gawain at ang 
pagganap ng pantanging mga tungkulin sa kongre- 
gasyon, halimbawa, kapag walang kuwalipikadong 
miyembrong lalaki na naroroon, o kapag nagtuturo 
siya sa isang indibiduwal sa isang pormal na sesyon 
ng pag-aaral sa Bibliya samantalang naroroon ang 
kaniyang asawang lalaki o isang lalaking miyembro 
ng kongregasyon.---1Co 11:11-15. 


TAMAR 


Bilang isang mapuwersang dahilan kung bakit da- 
pat sundin ng kongregasyon ng Diyos ang kaayu- 
sang ito, tinukoy ng apostol ang mga anghel ng 
Diyos, na “isinugo upang maglingkod doon sa mga 
magmamana ng kaligtasan.” (Heb 1:13, 14) Ang 
makapangyarihang mga espiritung personang ito 
ay interesado sa mga Kristiyano at ikinababahala 
nila ang pag-iingat ng mga Kristiyano ng kanilang 
mga dako sa loob ng kaayusan ng Diyos upang ma- 
panatili ang teokratikong kaayusan at dalisay na 
pagsamba sa harap ng Diyos.---1Co 11:10. 

Higit na mauunawaan kung bakit kailangan ng 
kongregasyon sa sinaunang Corinto ang payong 
ito kung isasaalang-alang natin na noon, karani- 
wang kaugalian na ang mga babae ay laging naka- 
talukbong kapag nasa publiko. Mga babaing may 
mahahalay na moral lamang ang hindi nagtata- 
lukbong. At maliwanag na sinusunod noon ng paga- 
nong mga babaing saserdote sa mga templo ang ka- 
ugaliang mag-alis ng kanilang mga talukbong at 
hayaang nakalugay ang kanilang magulong buhok 
kapag nag-aangking sila'y nasa ilalim ng pagkasi 
ng Diyos. Kung susundin ang gayong kaugalian sa 
kongregasyong Kristiyano, ito ay magiging kadusta- 
dusta at isang paghamak sa kaayusan ng Diyos na 
Jehova hinggil sa pagkaulo at pagpapasakop. Tina- 
pos ni Pablo ang kaniyang argumento sa pagsasabi 
na kung ang sinuman ay nakikipagtalo dahil sa anu- 
mang kaugalian liban pa sa inilahad ni Pablo, dapat 
pa ring sundin ng kongregasyon ang payo ng apos- 
tol may kinalaman sa paglalagay ng talukbong sa 
ulo. Dahil dito, ang tagubiling ito ay kumakapit sa 
kongregasyong Kristiyano sa lahat ng panahon at 
lugar.--1Co 11:16. 

Bukod sa paglalagay ng panakip sa ulo bilang ba- 
hagi ng kanilang kasuutan, nagtatakip din ng ulo 
ang mga Hebreo noong sinaunang panahon bilang 
palatandaan ng pagdadalamhati. (2Sa 15:30, Jer 
14:3) Ipinamamalas din ng mga babae noon ang ka- 
nilang kahinhinan sa ganitong paraan. Noong sasa- 
lubungin na ni Rebeka si Isaac, “kumuha siya ng 
pandong at nagtakip ng kaniyang sarili,” maliwanag 
na bilang sagisag ng kaniyang pagpapasakop kay 
Isaac na magiging asawa niya.---Gen 24:65, tingnan 
ang PAGKAULO: PUTONG, PANAKIP SA ULO. 


TAMAR [Puno ng Palma]. 

1. Manugang ng anak ni Jacob na si Juda. Napa- 
ngasawa ni Tamar ang unang anak ni Juda na si Er, 
ngunit pinatay ni Jehova si Er dahil sa kabalakyutan 
nito, anupat naiwang balo si Tamar. Pagkatapos ay 
ibinigay sa kaniya si Onan, ngunit pinatay ito ni Je- 
hova sapagkat nabigo itong tuparin ang pag-aasa- 
wa bilang bayaw, at si Tamar ay nanatili pa ring 
balong walang anak. Dahil ipinagpaliban ni Juda 
ang pagbibigay sa kaniya ng ikatlong anak nito, si 


TAMARISKO 


Tamar ay nagbalatkayo bilang isang pa- 
tutot upang masipingan siya ni Juda mis- 
mo, anupat may-katusuhang kinuha ang 
singsing na pantatak, panali, at tungkod 
ni Juda bilang paniguro. Nang malaman 
ni Juda na nagdadalang-tao si Tamar, no- 
ong una ay ipinag-utos niya na sunu- 
gin ito matapos pagbabatuhin. (Ihambing 
ang Jos 7:15, 25.) Ngunit nang mala- 
man niya na siya ang ama ng sang- 
gol sa sinapupunan ni Tamar sa pama- 
magitan ng pagmamaniobra nito upang 
magkaroon ng tagapagmana, bumulalas 
si Juda, “Siya ay higit na matuwid kaysa 
sa akin.” Pagkatapos maghirap sa panga- 
nganak, si Tamar ay nagsilang ng kam- 
bal, sina Perez at Zera. (Gen 38:6-30) Ang 
Mesiyanikong angkan ay matatalunton sa 
kaniyang anak na si Perez.--Ru 4:12, 18- 
22; 1Cr 2:4: Mat 1:3. 

2. Isang magandang anak ni Ha- 


Ang mga puno ng tamarisko ay nabubuhay sa tuyong 
mga lugar gaya ng Beer-sheba, kung saan nagtanim 
si Abraham ng punong ito 


ring David at tunay na kapatid ni Ab- 

salom. (1Cr 3:9, 2Sa 13:1) Ang kaniyang pina- 
kamatandang kapatid sa ama na si Amnon ay 
nahumaling sa kaniya at sa pamamagitan ng katu- 
suhan ay nagtagumpay ito na halayin siya sa kabi- 
la ng kaniyang pagtutol. Inaliw siya ni Absalom, 
iningatan siya sa bahay nito, at pagkaraan ng dala- 
wang taon ay ipinaghiganti nito si Tamar nang iu- 
tos niya sa kaniyang mga tauhan na paslangin si 
Amnon.---2Sa 13:1-33. 

3. Anak na babae ni Absalom, malamang na ipi- 
nangalan sa kaniyang tiya (Blg. 2). (2Sa 14:27) Tu- 
lad ng kaniyang ama, pagkaganda-ganda rin ng ka- 
niyang anyo. Marahil ay napangasawa niya si Uriel, 
sa gayo'y siya ang ina ng paboritong asawa ni Reho- 
boam na si Maaca.--2Cr 11:20, 21: 13:1, 2. 

4. Isa sa mga lunsod na itinayo (posibleng itina- 
yong muli o pinatibay) ni Haring Solomon. (1Ha 9: 
17-19) Ang Tamar ay inilarawan sa 1 Hari 9:18 
na "nasa lupain, maliwanag na nangangahulugang 
ito'y nasa teritoryo ng Israel. Iniuugnay ni Yohanan 
Aharoni ang Tamar sa “Ain Husb (‘En Hazeva), na 
mga 30 km (20 mi) sa TTK ng Dagat na Patay. Ito'y 
salig sa paghahambing ng mga hangganan ng Ca- 
naan na masusumpungan sa Bilang 34:3-6, Josue 
15:1-4: at Ezekiel 47:19: 48:28. 

Bagaman ang katulad na teksto sa 2 Cronica 8:4 
ay kababasahan ng “Tadmor,” maliwanag na tumu- 
tukoy ito sa ibang lunsod, na karaniwang kinikilala 
bilang Palmyra.---Tingnan ang TADMOR. 


TAMARISKO [sa Hebreo, @'shel]. Ang tama- 
risko ay lumalaki bilang isang puno o palumpong. 
Bagaman ang katawan nito ay mabuko, kadalasan 
ang mga sanga nito ay tulad-baston, anupat ang 


puno ay may malambot na hitsura. Ang evergreen 
na mga dahon nito ay maliliit, tulad-kaliskis, at ha- 
los nakadikit sa mga sanga, kaya napakakaunti la- 
mang ng tubig na nababawas dito kapag sumisi- 
ngaw ito, anupat nabubuhay ang mga punong ito sa 
mga disyertong rehiyon at maging sa mga burol ng 
buhangin. Kapag tagsibol, ang punong ito ay namu- 
mulaklak ng pahabang mga kumpol ng maliliit na 
bulaklak na kulay-rosas o puti, na nagbibigay na- 
man ng kaayaayang kulay sa tigang na mga rehi- 
yon. Ang mga tamarisko na hiyang sa asin ay kada- 
lasang tumutubo nang napakalapit sa dagat at sa 
maaalat na latian. Ang maraming tamarisko sa ka- 
habaan ng mga pampang ng Jordan ay mistulang 
kagubatan ng palumpungan na naging tirahan ng 
maiilap na hayop, at maaaring noong panahon ng 
Bibliya ay bahagi ito ng “mapagmalaking mga pa- 
lumpungan sa tabi ng Jordan” kung saan dating na- 
nganganlong ang mga leon.---Jer 49:19, Zac 11:3. 

Bagaman ang tamarisko ay karaniwan nang mai- 
tuturing na mababa, may isang uri ng puno ng ta- 
marisko (Tamarix aphylla) na kung minsan ay tu- 
mataas nang 18 m (60 piye). Si Abraham ay iniulat 
na nagtanim ng isang tamarisko sa Beer-sheba (Gen 
21:33), naupo si Haring Saul sa lilim ng isang tama- 
risko sa Gibeah (1Sa 22:6), at ang mga buto niya at 
ng kaniyang mga anak ay inilibing sa ilalim ng 
isang malaking puno ng tamarisko sa Jabes-gilead. 
--1Sa 31:13, ihambing ang 1Cr 10:12, kung saan gi- 
nagamit ang salitang Hebreo para sa “malaking 
puno" ('elah'). 

Si Dr. Joseph Weitz, isang kilalang awtoridad sa 
muling pagtatanim sa kagubatan sa Israel, ay nag- 


1265 


sabi: “Ang unang puno na itinanim ni Abraham sa 
Beersheba ay ang tamarisko. Batay rito, apat na 
taon na ang nakaraan ay nagtanim kami ng dala- 
wang milyong puno sa lugar ding iyon. Tama si Ab- 
raham. Ang tamarisko ay isa sa iilang puno na 
nasumpungan naming nabubuhay sa timog kung 
saan ang taunang pag-ulan ay wala pang anim na 
pulgada.”-- The Reader's Digest, Marso 1954, p. 30. 

Ang isa namang uri ng tamarisko (Tamarix man- 
nifera), kapag binutas ng isang scale insect, ay nag- 
lalabas ng mga butil ng dagta na tulad-pulot na 
sa ilang lugar ay tinitipon at ipinagbibili sa mga 
peregrino bilang “manna.” Gayunman, wala itong 
anumang kaugnayan sa manna na inilaan para sa 
Israel sa ilang, yamang ang tunay na manna na 
iyon ay makahimalang inilaan at tinipon mula sa 
lupa.---Exo 16:13-15. 


TAMBO [sa Heb., qa:neh: sa Gr., ka'la:mos, sa 
Ingles, reed]. Maliwanag na saklaw ng mga termi- 
nong ito ang maraming halamang tulad-tambo na 
karaniwang tumutubo sa matubig na mga lugar. 
(Job 40:21, Aw 68:30, Isa 19:6, 35:7: tingnan ang 
KALAMO, KANIA.) Naniniwala ang ilang iskolar na sa 
maraming kaso, ang “tambo” na tinutukoy ay ang 
Arundo donax. Ang halamang ito ay pangkarani- 
wan sa Ehipto, Palestina, at Sirya. Ang tangkay nito, 
na sa dulo ay may isang malaking bungkos ng mga 
puting bulaklak, ay may diyametro na 5 hanggang 
8 sentimetro (2 hanggang 3 pulgada) sa pinakapuno 
at tumataas nang 2.5 hanggang 5.5 m (8 hanggang 
18 piye). Ang mga dahon nito ay may haba na mula 
sa 30 hanggang 90 sentimetro (1 hanggang 3 piye). 
Ang karaniwang tambo (Phragmites australis) ay 
matatagpuan din sa mga latian at sa mga pampang 
ng mga ilog sa Israel. Isa itong madahong damo 
na may taas na 1.5 hanggang 5 m (5 hanggang 
16 na piye) at may buhaghag na mga kumpol ng 
mga bulaklak sa dulo ng matigas at makinis na mga 
tangkay nito. 

Bilang panlilibak, nilagyan ng mga kawal na Ro- 
mano ng isang tambo, kumakatawan ang isang ma- 
harlikang setro, sa kanang kamay ni Jesus at nang 
maglaon ay ipinanghampas nila ito sa kaniya. Ga- 
yundin, isang tambo ang ginamit upang ilapit sa 
nakabayubay na si Jesus ang isang espongha na bi- 
nasa ng maasim na alak.--Mat 27:29, 30, 48, Ju 
19:29: tingnan ang IsoPo. 

Ginamit din noon ang tambo bilang panukat. Bi- 
nabanggit ng aklat ng Ezekiel (40:5) na ang isang 
panukat na tambo ay may haba na 6 na siko. Kaya 
ang isang tambo na ibinatay sa karaniwang siko ay 
may sukat na 2.67 m (8.75 piye), at ang isa naman 
na ibinatay sa mahabang siko ay may sukat na 
3.11 m (10.2 piye).--Apo 11:1; 21:15, 16; tingnan 
ang PANIMBANG AT PANUKAT, MGA. 


TAMUZ, I 


Makasagisag na Paggamit. Ang “tambo” ay 
ginamit sa Bibliya upang lumarawan sa kawalang- 
katatagan at pagiging mahina. (1Ha 14:15, Eze 
29:6, 7) Ang Ehipto ay inihambing sa lamog na 
tambo, anupat ang matatalas at matutulis na salub- 
sob nito ay bumabaon sa palad ng sinumang suma- 
sandal dito. (2Ha 18:21: Isa 36:6) May kinalaman 
kay Juan na Tagapagbautismo, si Jesus ay nagsabi: 
“Ano ang inyong nilabas sa ilang upang makita? 
Isang tambo na inuuguy-ugoy ng hangin?” (Mat 
11:7) Maaaring nilayon ng mga salitang ito na ipa- 
kitang si Juan na Tagapagbautismo ay hindi isang 
tao na urong-sulong o pabagu-bago kundi isa na 
matibay, matatag, at matuwid. Sa Mateo 12:20 (Isa 
42:3), ang “bugbog na tambo" ay waring kumakata- 
wan sa mga taong nasisiil gaya ng lalaki na may tu- 
yot na kamay na pinagaling ni Jesus noong Sab- 
bath.--Mat 12:10-14, tingnan ang Mat 23:4, Mar 
6:34. 


TAMBULI. 


TAMBURIN. Isang panugtog na pinupukpok 
at ginagamit na mula pa noong panahon ng mga 
patriyarka. Ang salitang Hebreo na toph ay isinasa- 
lin din bilang “timbrel,” “tambour,” at “tabret.” (Gen 
31:27, Kx, Da, AS) Ang lahat ng mga saling ito ay 
pangunahin nang lumalarawan sa iisang panugtog 
—isang maliit na tambol na pangkamay, yari sa ba- 
lat ng hayop o pergamino na iniunat sa isa o sa 
magkabilang panig ng isang balangkas na kahoy 
o metal, anupat malamang na mga 25 sentimetro 
(10 pulgada) ang diyametro. Dahil ginagamit ito sa 
mga kapistahan, maaaring ang ilang modelo nito ay 
may mga piraso ng metal, marahil ay mga kalan- 
sing, na nakakabit sa mga gilid at maaaring tinu- 
tugtog ang mga ito na gaya ng isang makabagong 
tamburin. Malamang na ang hitsura at gamit ng 
ibang mga uri nito ay gaya ng sa tom-tom, anupat 
pinupukpok ng dalawang kamay. 

Bagaman hindi binabanggit ang tamburin may 
kaugnayan sa pagsamba sa templo, ginamit ito ka- 
puwa ng mga lalaki at mga babae sa pagpuri kay Je- 
hova at sa iba pang maliligayang okasyon gaya ng 
mga piging at mga kasalan. (1Sa 10:5, 2Sa 6:5, Aw 
150:4: Isa 5:12) Partikular nang ginagamit ng mga 
babae ang mga tamburin upang saliwan ang kani- 
lang sarili sa pag-awit at sa pagsasayaw. (Exo 15:20, 
Huk 11:34, 1Sa 18:6) Iniuugnay rin ang tamburin sa 
magiging kagalakan ng Israel kapag dumating na 
ang panahon ng pagsasauli sa kaniya.---Jer 31:4. 


TAMUZ, I. Isang bathala na nakitang tinata- 
ngisan ng mga apostatang babaing Hebreo sa Jeru- 
salem noong ikaanim na taon ng pagkakatapon ng 
propetang si Ezekiel (612 B.C.E.).--Eze 8:1, 3, 14. 


Tingnan ang SUNGAY, TAMBULI. 


TAMUZ, II 


Sa mga tekstong Sumeriano, si Tamuz ay tinata- 
wag na Dumuzi at ipinakikilala bilang asawa o kala- 
guyo ng diyosa ng pag-aanak na si Inanna (si Ish- 
tar ng Babilonya). Iminumungkahi na si Tamuz ay 
isang hari na ginawang diyos pagkamatay niya. 
Ang mga tekstong Sumeriano na pinaniniwalaang 
mula pa noong ika-18 siglo B.C.E. ay nagpapakita na 
ang mga hari ng Sumer ay iniuugnay kay Dumuzi. 

Ganito ang komento nina D. Wolkstein at 
S. N. Kramer tungkol sa pagkakakilanlan ni Tamuz: 
“Maraming “namamatay na mga diyos' sa sinau- 
nang Sumer, ngunit ang pinakatanyag ay si Dumu- 
zi, ang biblikal na Tamuz, na tinatangisan pa rin ng 
mga babae ng Jerusalem noong mga araw ng pro- 
petang si Ezekiel. Noong una, ang diyos na si Dumu- 
zi ay isang mortal na tagapamahalang Sumeriano, 
na ang buhay at kamatayan ay nagkaroon ng ma- 
lalim na impresyon sa mga intelektuwal at mga mi- 
tograpong Sumeriano.” (Inanna, Queen of Heaven 
and Earth, New York, 1983, p. 124) Karagdagan pa, 
ganito ang isinulat ni O. R. Gurney: “Si Dumuzi no- 
ong una ay isang tao, isang hari ng Erech . . . Bukod 
diyan, ang pagiging tao ni Dumuzi ay pinatutuna- 
yan ng talata sa mitolohiya na doo'y sinasabi niya 
kay Inanna, 'Aakayin kita patungo sa bahay ng 
aking diyos’. Hindi magsasalita ng ganito ang isang 
diyos.”--Journal of Semitic Studies, Tomo 7, 1962, 
p. 150-152. 


TAMUZ, II. Ang pangalang ibinigay sa ikaa- 
pat na buwang lunar sa sagradong kalendaryo ng 
mga Judio pagkaraan ng pagkatapon, ngunit ika- 
sampung buwan naman sa sekular na kalendaryo. 
Kaya sa Targum ni Jonathan, ang pananalitang 
“ikasampung buwan” sa Genesis 8:5 ay isinaling 
“buwan ng Tamuz.” Tamuz ang pangalan ng isang 
bathala ng Babilonya. (Eze 8:14) Hindi ikinakapit 
ng rekord ng Bibliya ang pangalang ito sa ikaapat 
na buwan kundi tinutukoy lamang ang buwan sa 
puwesto nito ayon sa pagbilang. (Eze 1:1) Gayun- 
man, ang pangalan ay lumilitaw sa Judiong Mish- 
nah (Taanit 4:6) at sa iba pang mga akda pagkara- 
an ng pagkatapon. Ang paggamit ng paganong 
pangalan na Tamuz upang tumukoy sa ikaapat na 
buwan, gayundin ang paggamit ng iba pang mga 
pangalan pagkaraan ng pagkatapon, ay maaaring 
ginawa lamang ng mga Judio para sa kaalwanan. 
Dapat tandaan na sila noon ay isang sinupil na 
bayan, anupat obligadong makitungo at mag-ulat 
sa mga banyagang kapangyarihan na namumuno 
sa kanila, kaya hindi nakapagtataka kung gamitin 
nila ang pangalan ng mga buwan na ginagamit ng 
mga banyagang kapangyarihang ito. Ang kalendar- 
yong Gregorian na ginagamit ngayon ay may mga 
buwan na isinunod sa pangalan ng mga diyos na 


1266 


sina Janus at Mars, at ng diyosang si Juno, gayun- 
din nina Julio at Augusto Cesar, subalit ito ay patu- 
loy na ginagamit ng mga Kristiyanong nagpapasa- 
kop sa “nakatataas na mga awtoridad. ”---Ro 13:1. 

Ang buwan ng Tamuz ay katumbas ng huling ba- 
hagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo at sama- 
katuwid ay sumasapit sa panahong papatindi ang 
init ng tag-araw. Sa panahong ito ay nagsisimula 
nang lumitaw ang unang hinog na bunga ng mga 
puno ng ubas.--Bil 13:20. 

Ikasiyam na araw noon ng ikaapat na buwang ito 
(Tamuz) nang butasin ni Nabucodonosor ang mga 
pader ng Jerusalem noong 607 B.C.E. pagkatapos ng 
18-buwang pagkubkob. (2Ha 25:3, 4: Jer 39:2, 52: 
6, 7) Sa sumunod na 70 taon ng pagkatapon, naka- 
ugalian nang mag-ayuno ng mga Judio sa ikasiyam 
na araw ng ikaapat na buwan bilang pag-alaala sa 
dagok na ito sa Jerusalem. (Zac 8:19) Gayunman, 
pagkatapos ng ikalawang pagkawasak ng Jerusalem, 
noong taong 70 C.E., ang pag-aayuno ay ginaganap 
na sa ika-17 araw ng ikaapat na buwan, ang araw 
nang butasin ng Romanong si Heneral Tito ang mga 
pader ng templo. Walang mga kapistahang itinakda 
si Jehova para sa buwang ito. 


TANDA. Isang bagay, pagkilos, situwasyon, 
o pambihirang pagtatanghal na may kahulugan bi- 
lang pahiwatig ng iba pang bagay hinggil sa kasa- 
lukuyan o sa hinaharap. Ang tanda (sa Heb., 'ohth, 
sa Gr., se-mei'on) ay maaaring isang katibayan ng 
pagiging tunay o ng awtoridad, isang babala tung- 
kol sa panganib, o isang pahiwatig hinggil sa mata- 
linong landasin na dapat sundin. 

Sa maraming tanda na inilaan ni Jehova upang 
pumatnubay sa mga tao, ang unang binanggit ay 
ang mga tanglaw sa langit, ang araw at ang buwan. 
(Gen 1:14) Ang mga ito ay mga tagapagpahiwatig 
ng panahon at nakikitang mga tanda ng pag-iral at 
mga katangian ng Diyos. (Aw 19:1-4, Ro 1:19, 20) 
Maliwanag na dahil sa paghahanap ng mga tanda sa 
mga tanglaw na ito at gayundin sa mga bituin, gaya 
ng ginagawa sa astrolohiya, kung kaya nangilabot' 
ang mga bansa, gaya ng binabanggit sa Jeremias 
10:2. 

Mga Layunin ng mga Tanda. Nagbigay si Je- 
hova ng mga tanda bilang katiyakan na totoo at 
maaasahan ang kaniyang mga salita. (Jer 44:29: 
1Sa 2:31-34, 10:7, 9, 2Ha 20:8-11) Pinatunayan ng 
mga ito ang pagsuporta ng Diyos kay Moises o sa iba 
pang mga lingkod Niya (Exo 3:11, 12: ihambing ang 
Huk 6:17, 20-22), sa isang apostol (2Co 12:12), at sa 
kongregasyong Kristiyano (1Co 14:22). 

Hindi naman kailangan ang mga tanda upang pa- 
tunayang sinusuportahan ng Diyos ang isa, gaya ng 
makikita sa kaso ni Juan na Tagapagbautismo. (Ju 


1267 


10:41, Mat 11:9-11) Bukod diyan, ang isang bulaang 
propeta ay maaaring makapagsagawa ng isang tan- 
da, ngunit mapatutunayan na siya'y huwad batay sa 
mga pamantayang itinakda ni Jehova.--Deu 13:1-5, 
18:20-22, Isa 44:25; Mar 13:22: 2Te 2:9; Apo 13:13, 
14: 19:20. 

Ang ilang tanda ay mga tagapagpaalaala o pina- 
kaalaala. (Gen 9:12-14, 17:11, Ro 4:11) Ang mga 
Sabbath at ang Paskuwa ay naging mga pinakaala- 
alang tanda para sa mga Judio. (Exo 13:3-9: 31:13; 
Eze 20:12, 20) Bukod diyan, ang isang literal o ma- 
kasagisag na tanda ay maaaring magsilbing pagka- 
kakilanlan ng isang bagay.---Bil 2:2: Exo 12:13. 

Mga Tanda na Ginamit sa Panghuhula. Sa 
ilang kaso, ang isang tanda ay maaaring tumukoy 
sa anumang itinuturing na nagbibigay ng pahiwatig 
tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Maaaring ito'y 
isang situwasyon o pangyayari na ipinapalagay na 
nagbabadya ng mabuti o masama. Sa gayong mga 
kaso, ang salitang Hebreo na ginamit para sa “tan- 
da” ay nachash. (Gen 30:27, Bil 24:1) Gayunman, 
ang paghahanap ng mga tanda, bilang isang anyo 
ng panghuhula, ay espesipikong ipinagbawal ng ka- 
utusan ng Diyos sa Israel. (Lev 19:26, Deu 18:10) Sa 
kabila nito, ang mga apostatang gaya ng Judeanong 
si Haring Manases ay naghanap ng mga tanda. (2Ha 
17:17: 21:6) Yamang hinahatulan ng Kasulatan ang 
gawaing ito, maliwanag na ang sinabi ng tapat na si 
Jose na ginagamit niya ang kaniyang pilak na kopa 
upang makabasa ng mga tanda ay bahagi lamang 
ng isang panlilinlang. (Gen 44:5, 15) Sa pagsasabi 
ng gayon, ipinakilala ni Jose ang kaniyang sarili, 
hindi bilang isa na nananampalataya kay Jehova, 
kundi bilang isang administrador ng isang lupain 
kung saan laganap ang huwad na pagsamba. Sa ga- 
yo'y hindi siya nagpahiwatig na mayroon siyang 
anumang kaugnayan sa kaniyang mga kapatid at 
naitago niya ang kaniyang tunay na pagkakakilan- 
lan.--Tingnan ang PANGHUHULA. 

Isang Tanda na Hiniling kay Jesus. Noong 
panahon ng ministeryo ni Jesus, nagsagawa siya ng 
maraming tanda na tumulong sa maraming tao 
upang maniwala sa kaniya. (Ju 2:23) Ngunit ang 
mga tandang iyon ay hindi nag-udyok sa mga taong 
may mapagmatigas na puso upang manampalataya 
kay Jesus. (Luc 2:34: Ju 11:47, 53, 12:37, ihambing 
ang Bil 14:11, 22.) Sa dalawang pagkakataon, hinili- 
ngan ng relihiyosong mga lider si Jesus na mag- 
tanghal sa kanila ng isang tanda mula sa langit, 
anupat malamang ay nais nilang patunayan niya na 
siya ang Mesiyas sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng tanda na inihula sa Daniel 7:13, 14, samakatuwid 
nga, ang pagdating ng “anak ng tao” kasama ng 
mga ulap sa langit upang tanggapin ang kapangya- 
rihan ng Kaharian. Ngunit hindi pa iyon ang tak- 


TANDA 


dang panahon ng Diyos upang tuparin ang hulang 
ito, at hindi magsasagawa si Kristo ng mapagpa- 
rangyang pagtatanghal upang pagbigyan lamang 
ang kanilang makasariling kahilingan. (Mat 12:38, 
16:1) Sa halip ay sinabi niya sa kanila na ang ta- 
nging tanda na ibibigay sa kanila ay ang “tanda ni 
Jonas na propeta.” (Mat 12:39-41: 16:4) Pagkatapos 
na mamalagi nang mga tatlong araw sa loob ng ti- 
yan ng isang pagkalaki-laking isda, si Jonas ay hu- 
mayo at nangaral sa Nineve. Sa gayon ay naging 
isang “tanda” si Jonas sa kabisera ng Asirya. Ibini- 
gay sa salinlahi noong panahon ni Jesus ang “tanda 
ni Jonas” nang si Kristo ay mapasalibingan sa loob 
ng tatlong araw at buhaying-muli, anupat pagkata- 
pos ay inihayag at pinatotohanan ng kaniyang mga 
alagad ang pangyayaring iyon. Sa gayong paraan, si 
Kristo ay naging isang tanda sa salinlahing iyon, 
ngunit hindi pa rin nakumbinsi ang karamihan ng 
mga Judio.--Luc 11:30, 1Co 1:22. 

Ang Tanda ng Pagkanaririto ni Kristo. No- 
ong nalalapit na ang kamatayan ni Jesus, tinanong 
siya ng kaniyang mga apostol: “Ano ang magiging 
tanda ng iyong pagkanaririto at ng katapusan ng sis- 
tema ng mga bagay?” (Mat 24:3, Mar 13:4, Luc 21:7) 
Malaki ang kaibahan ng tanong na ito sa mga kahili- 
ngan ng relihiyosong mga lider para sa isang tanda. 
Bagaman kitang-kita na nila noon si Jesus at ang ka- 
niyang mga gawa, ayaw pa ring kilalanin ng mga li- 
der na iyon na siya ang Mesiyas at Haring Itinalaga. 
(Ju 19:15) Noong minsan ay humiling sila ng isang 
tanda “upang tuksuhin siya” (Luc 11:16), gayundin, 
maaaring nais ng ilan na makakita ng mga tanda 
mula kay Jesus dahil lamang sa kanilang pagkamau- 
sisa, gaya ni Herodes. (Luc 23:8) Ibang-iba sa kanila 
ang mga alagad na nagtanong hinggil sa tanda ng 
pagkanaririto ni Kristo, sapagkat tinanggap na nila 
siya bilang Mesiyas at Hari. (Mat 16:16) Ngunit bago 
nito, sinabi ni Jesus na ang Kaharian ay “hindi dara- 
ting na may kapansin-pansing pagpapakita.” (Luc 
17:20) Dahil dito (bagaman inaakala ng mga apostol 
na sa lupa itatatag ang Kaharian, Gaw 1:6), sa pagda- 
ting ng Kaharian, hindi nila nais na maging tulad ng 
mga Judiong lider, na bulag sa pagkanaririto ni Jesus. 
Kaya naman humiling sila, hindi ng isang makahima- 
lang tanda na itatanghal ora mismo, kundi ng isang 
pagkakakilanlang tanda sa hinaharap. 

Bilang tugon, inilarawan ni Jesus ang isang “tan- 
da” na binubuo ng maraming pangyayari, kabilang 
na ang mga digmaan, lindol, pag-uusig sa mga 
Kristiyano, at ang pangangaral tungkol sa Kaharian. 
(Mat 24:4-14, 32, 33) Nang humiling ang mga ala- 
gad kay Jesus ng “tanda,” ang pinag-uusapan noon 
ay ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo nito 
(Luc 21:5-7), at kalakip sa kaniyang tugon ang mga 
hula na may pagkakapit sa Jerusalem at Judea, 
na natupad noong panahong nabubuhay sila. (Luc 


TANDANG 


21:20, Mat 24:15) Ngunit ang kaniyang sagot ay su- 
maklaw rin sa pagtatatag ng Kaharian ng Diyos at 
sa mga epekto nito sa buong sangkatauhan.---Luc 
21:31, 3b. 

“Ang tanda ng Anak ng tao.” Noong pagka- 
kataon ding iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga 
alagad: “At kung magkagayon ang tanda ng Anak 
ng tao ay lilitaw sa langit, at kung magkagayon ay 
dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupa ang kani- 
lang sarili sa pananaghoy, at makikita nila ang 
Anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap sa la- 
ngit taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwal- 
hatian.” (Mat 24:30, Luc 21:27) Bago nito, tinukoy ni 
Jesus ang sinabi ng propetang si Daniel. (Mat 24:15, 
Dan 9:27: 11:31) At batay sa nabanggit na panana- 
lita ni Jesus, maliwanag na sumisipi siya sa Daniel 
7:13, 14, kung saan ipinakikita sa pangitain na “ka- 
sama ng mga ulap sa langit ang isang gaya ng anak 
ng tao” na pumaroon sa “Sinauna sa mga Araw" at 
tumanggap ng isang “kaharian na hindi magigiba." 
Ipinakikita nito na ang “tanda ng Anak ng tao” ay 
nauugnay sa panahon ng paghawak ni Jesus sa ka- 
pangyarihan ng Kaharian. Ikinapit ni Jesus sa kani- 
yang sarili ang pananalitang “Anak ng tao” at ang 
hula sa Daniel 7:13, 14.--Mat 26:63, 64, Mar 14: 
61, 62. 

Noong mga 96 C.E., 26 na taon pagkatapos na ma- 
wasak ang Jerusalem, sumulat si Juan tungkol sa 
mga bagay na magaganap sa hinaharap, at nakita 
niya sa pangitain si Jesu-Kristo na “dumarating ... 
na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, 
at niyaong mga umulos sa kaniya.” (Apo 1:1, 7) Sa- 
makatuwid, ang pananalitang ito tungkol sa isang 
bagay na magaganap pagkatapos ng 96 C.E. at ang 
sinabi ni Kristo tungkol sa “tanda ng Anak ng tao” 
ay kapuwa tumukoy kay Jesus bilang dumarating 
na nasa mga ulap at makikita ng lahat ng tao. (Ting- 
nan ang ULAP.) Gayunman, dapat pansinin na baga- 
man ang pandiwang Griego na ho-ra'o, “makita,” na 
ginamit sa Mateo 24:30 at Apocalipsis 1:7, ay maa- 
aring literal na mangahulugang “makita ang isang 
bagay, mamasdan,” maaari rin itong gamitin bi- 
lang metapora, para sa paningin ng isip, nanganga- 
hulugang “maunawaan, mapag-unawa. "--A Greek- 
English Lexicon, ni H. Liddell at R. Scott, nirebisa ni 
H. Jones, 1968, p. 1245, tud. 1. 

Para sa paghahambing ng “himala,” “palatanda- 
an,” at “tanda,” tingnan ang HIMALA, PALATANDAAN. 


TANDANG [sa Gr., ale'ktor: sa Ingles, cock]. 
Isang lalaking manok. Dahil sa malawakang pag- 
aalaga ng mga manok (Gallus domesticus), ang ma- 
tikas na anyo ng tandang ay isang pangkaraniwan 
at pamilyar na tanawin. Matitingkad ang kulay ng 
mga balahibo nito at ang mahahabang balahibo nito 


1268 


sa buntot ay nakaarko sa kaniyang likuran. Mayro- 
on itong mapula at alun-along palong sa tuktok ng 
kaniyang ulo at dalawang katulad na lamad na na- 
kalaylay naman sa ilalim ng tuka at lalamunan nito. 

Ang tandang ay hindi binanggit sa Hebreong Ka- 
sulatan at binanggit lamang sa Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan may kaugnayan sa pagtilaok nito. 
(Tingnan ang PAGTILAOK NG MANOK.) Ang pinakama- 
limit na pagtukoy rito ay sa hula ni Jesus tungkol sa 
pagkakaila ni Pedro sa kaniya, na natupad noong 
gabi bago mamatay si Jesus at isinalaysay ng apat 
na manunulat ng mga ulat ng Ebanghelyo.---Mat 
26:34, 74, 75; Mar 14:30, 72; Luc 22:34, 60, 61: Ju 
13:38, 18:27. 

Bagaman ipinagbawal ng Judiong Mishnah (Bava 
Kamma 7:7) sa mga Judio ang pag-aalaga ng mga 
ibon dahil sa posibilidad na magdulot ang mga ito 
ng karungisan sa seremonyal na paraan, ipinahihi- 
watig ng mga impormasyong rabiniko na may mga 
alagang ibon ang mga Judio gaya rin ng mga Ro- 
mano. Malapit sa Mizpa, natagpuan ang isang pan- 
tatak na onix na may larawan ng isang tandang at 
inskripsiyong “kay Jaazanias, lingkod ng hari.” Kung 
ang Jaazanias (Jezanias) na ito ay yaong binanggit 
sa 2 Hari 25:23 at Jeremias 40:8, gaya ng iminu- 
mungkahi ng ilan, ipinahihiwatig nito na inaalagaan 
na ang mga tandang sa Israel noong ikapitong sig- 
lo B.C.E. May natagpuan ding larawan ng isang tan- 
dang sa isang bibinga ng palayok na nahukay sa si- 
naunang Gibeon. 

Ginamit ni Jesus sa kaniyang mga ilustrasyon 
ang inahing manok, pati ang mga sisiw nito, at ang 
itlog. Ipinahihiwatig nito na kilalang-kilala ng kani- 
yang mga tagapakinig ang mga alagang ibon na ito. 
-Mat 23:37, Luc 11:12, 13:34, tingnan ang INAHING 
MANOK. 


TANGA [sa Heb., ash; sas (tanga sa damit): sa 
Gr., ses, sa Ingles, moth]. Isang insektong may apat 
na pakpak at kahawig ng paruparo ngunit naiiba da- 
hil ang mga antena nito'y kadalasang mabalahibo at 
walang maliliit na bilog sa dulo. Kapag nagpapahi- 
nga, ang mga pakpak ng tanga ay hindi nakatindig, 
di-gaya sa mga paruparo. Sa halip, ang mga ito'y 
nakatiklop at nakalapat sa ibabaw ng katawan ng in- 
sekto o kaya nama'y nakabuka sa mga tagiliran nito. 
Gayundin, ang mga tanga ay karaniwan nang akti- 
bo sa gabi. Maliwanag na ang insektong tinutukoy 
sa Kasulatan ay ang webbing clothes moth (Tineola 
bisselliella), lalo na habang ito'y nasa mapaminsa- 
lang yugtong larva. (Job 13:28, Aw 39:11, Isa 50:9, 
51:8, Os 5:12: Mat 6:19, 20, Luc 12:33, ihambing ang 
San 5:2.) Ginamit ni Elipaz ang pagiging madaling 
durugin ng tanga upang ilarawan ang pagiging ma- 
hina ng taong mortal.---Job 4:17, 19, 20. 


1269 


Ang mga babaing clothes moth ay nangingitlog 
sa mga kayong lana o seda o sa mga materyal na 
yari sa balahibo ng hayop. Ikinakalat nila ang mga 
itlog upang magkaroon ng sapat na lugar at mater- 
yal na makakain ang mga uod na lalabas. Bago ku- 
main ang mga uod, ikinukulong muna nila ang ka- 
nilang sarili sa loob ng isang “bahay” o balot na 
gawa sa makukuhang mga hibla. Nananatili sila 
sa loob ng “bahay” na ito habang kumakain.---Job 
27:18. 


TANGKE. 
TANGLAW, ILAWAN [sa Ingles, luminary]. 


Isang pinagmumulan ng liwanag; isang lampara; 
isang bagay sa kalangitan na nagbibigay ng liwanag 
sa planetang Lupa. 

Inilalahad ng ulat ng Genesis na noong ikaa- 
pat na “araw” ng paglalang, pinangyari ng Diyos 
na “magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng 
langit.” (Gen 1:14, 19) Hindi nito ipinahihiwatig 
na noon lamang nagsimulang umiral ang liwanag 
(sa Heb., 'ohr), yamang ipinakikitang umiiral na 
iyon bago pa nito. (Gen 1:3) Ni sinasabi man nito 
na noong panahong iyon nilalang ang araw, bu- 
wan, at mga bituin. Ang unang talata ng Bibliya ay 
nagsasabi: “Nang pasimula ay nilalang ng Diyos 
ang langit at ang lupa.” (Gen 1:1) Sa gayon, ang la- 
ngit pati ang mga bagay sa kalangitan, kasama 
ang araw, ay umiiral na sa loob ng di-matiyak na 
haba ng panahon bago pa nagsimula ang mga pro- 
seso at mga pangyayari na sinabing naganap sa 
loob ng anim na yugto ng paglalang na inilalara- 
wan sa sumunod na mga talata ng unang kabana- 
ta ng Genesis. 

Dapat pansinin na, bagaman sinasabi ng Genesis 
1:1 na “nilalang” (sa Heb., bara”) ng Diyos ang la- 
ngit at ang lupa noong pasimula, sinasabi naman 
ng talata 16 at 17 na, noong ikaapat na “araw” ng 
paglalang, “pinasimulang gawin [sa Heb., isang 
anyo ng @-:sah'] ng Diyos ang dalawang malalaking 
tanglaw, ang mas malaking tanglaw para magpu- 
no sa araw at ang mas maliit na tanglaw para mag- 
puno sa gabi, at gayundin ang mga bituin. Sa 
gayon ay inilagay ng Diyos ang mga iyon sa kala- 
wakan ng langit upang sumikat sa ibabaw ng 
lupa.” Ang salitang Hebreo na ‘asah’, kadalasang 
isinasaling “gumawa,” ay maaaring mangahulu- 
gan lamang na magtatag (2Sa 7:11), magtakda 
(Deu 15:1), mag-anyo (Jer 18:4), o maghanda (Gen 
21:8). 

Kaya dito ay sinasabi ng rekord kung ano ang 
nangyari noon sa dati nang umiiral na araw, buwan, 
at mga bituin may kaugnayan sa planetang Lupa. 
Noong unang “araw,” maliwanag na unti-unting tu- 
magos ang liwanag (sa Heb., 'ohr) sa mga suson ng 


Tingnan ang PISAAN. 


TANSO, BRONSE 


ulap na bumabalot pa sa lupa at makikita na ito ng 
isang nagmamasid mula sa lupa, ipagpalagay nang 
mayroon. (Gen 1:3) Noong ikaapat na “araw,” nag- 
bago ang mga bagay-bagay. Inilalahad ng panana- 
litang “inilagay ng Diyos ang mga iyon sa kalawa- 
kan ng langit” nang araw na iyon na pinangyari ng 
Diyos na makita sa kalawakan ang mga pinagmu- 
mulan ng liwanag (sa Heb., ma-ohr'), samakatuwid 
nga, ang araw, buwan, at mga bituin. Ginawa sila sa 
layuning “paghiwalayin ang araw at ang gabi" at 
"magsilbing mga tanda at para sa mga kapanahu- 
nan at para sa mga araw at mga taon.” Bukod pa sa 
pagiging mga palatandaan ng pag-iral at karingalan 
ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga galaw 
ay tinutulungan ng gayong mga tanglaw ang tao 
upang maitakda niya nang may katumpakan ang li- 
kas na mga kapanahunan, mga araw, at mga taon. 
--Gen 1:14-18, Aw 74:16, 148:3. 

Ang salitang Hebreo ring iyon, ma-ohr, ay gina- 
gamit bilang pantukoy sa nagbibigay-liwanag na 
kasangkapan sa tabernakulo, na gumamit ng pinag- 
ningas na langis upang makalikha ng liwanag. Sa 
ganitong mga kaso, isinalin ito bilang “ilawan.” (Exo 
25:6: 27:20; 35:8, 14, 28: Lev 24:2, Bil 4:9) Sa Kawi- 
kaan 15:30, ginagamit ito sa makasagisag na paraan 
sa pananalitang “ningning ng mga mata.” Makahu- 
lang binababalaan ang Ehipto hinggil sa pagkakait 
ni Jehova ng lahat ng liwanag sa pamamagitan ng 
pagpapadilim at pagtatakip ng ulap sa lahat ng 
“mga tanglaw [anyo ng ma-ohr'] ng liwanag ['ohr] 
sa langit.”--Eze 32:2, 7, 8. 


TANHUMET [mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “aliwin”]. Ang Netopatitang ama 
ni Seraias, isang lider ng militar ng mga Judiong 
naiwan sa Jerusalem pagkatapos ng pagpapatapon 
sa Babilonya.---2Ha 25:23, Jer 40:8. 


TANIKALA. Tingnan ang Garos, BUKLOD, BIG- 
KIS. 


TANSO, BRONSE. Ang tanso (sa Heb., necho'- 
sheth, sa Gr., khalkos” sa Ingles, copper) ay isang 
malambot na metal na madaling pukpukin at hubu- 
gin sa iba't ibang hugis. Walang katibayan na ang 
sinaunang mga tao ay may lihim na paraan para 
mapatigas ang taganas na tanso sa pamamagitan 
ng pagsusubo, ngunit alam nila kung paano patiga- 
sin ang talim ng mga kasangkapan sa pamamagitan 
ng pagpukpok dito kahit hindi ito pinainit. Lalong 
tumitigas ang tanso kapag hinaluan ng ibang metal. 
Ang isa sa mga haluang metal ay ang bronse. Ito'y 
tanso na may halong lata [tin] (ang mga sinaunang 
tuklas ay naglalaman ng 2 hanggang 18 porsiyen- 
tong lata). Gumamit din ang sinaunang mga tao ng 
brass, na pinaghalong tanso at zinc, bagaman ang 


TANSONG SERPIYENTE 


mga pamamaraan ng paggawa nila nito ay naiiba sa 
mga pamamaraan sa ngayon. Ayon sa pagkakaga- 
mit sa King James Version, saklaw ng lumang katu- 
turan ng “brass” ang anumang uri ng haluang 
tanso. 

Ang salitang Hebreo na chash:imannim,, na isi- 
nalin bilang “mga bagay na yaring-bronse” (NW) 
at “bronse” (RS), ay minsan lamang matatagpuan 
sa Bibliya. (Aw 68:31) Di-matiyak ang kahulugan 
ng salitang Hebreong ito at isinalin ito sa iba't 
ibang paraan bilang “mga embahador” (JB, La), 
“mga sugo” (NIV), “mga taong mahal” (tal 32, JP), 
“mga pangulo” (AS), “mga prinsipe” (KJ), at “tribu- 
to” (NE). 

Kaunti lamang ang mga deposito ng purong tan- 
so. Ang mga inambatong binubuo ng mga oxide, 
mga carbonate, o mga sulfide ay kailangang tuna- 
win upang makuha ang metalikong tanso. May na- 
tuklasang mga minahan ng tanso sa Wadi Arabah, 
ang tigang na bahagi ng Rift Valley na bumabag- 
tas patungong T mula sa Dagat na Patay hanggang 
sa Gulpo ng ‘Aqaba sa silanganing bukana ng Da- 
gat na Pula. (Job 28:2-4) May mga deposito ng tan- 
so sa mga bundok ng Lupang Pangako. (Deu 8:9) 
Naghulma si Solomon ng mga kagamitang tanso 
malapit sa Sucot. (1Ha 7:14-46: 2Cr 4:1-18) Mara- 
ming tanso ang nasumpungan sa Ciprus. Binang- 
git din ng Bibliya na ang Javan, Tubal, at Mesec ay 
mga pinagkukunan ng tanso.---Eze 27:13. 

Iba't iba ang pinaggagamitan sa purong tanso at 
sa mga metal na hinaluan nito. Yamang isa ito sa pi- 
nakamatatandang metal na kilala, iniulat na bago 
pa ang Baha noong panahon ni Noe ay nagpapanday 
na si Tubal-cain ng mga kasangkapang yari sa tan- 
so. (Gen 4:22) Ang ilan sa mga kagamitan sa bahay 
at sa santuwaryo ay mga kaldero, mga palanggana, 
mga kawali, mga pala, at mga tinidor. (Exo 38:3: Lev 
6:28, Jer 52:18) Ginamit ang tanso para sa mga pin- 
to, mga pintuang-daan, mga haligi, at mga panug- 
tog (2Ha 25:13, 1Cr 15:19: Aw 107:16: Isa 45:2), mga 
baluti, mga kalasag, mga sandata, at mga pangaw 
(1Sa 17:5, 6, 38; 2Sa 22:35, 2Ha 25:7, 2Cr 12:10). Gi- 
namit ang metal na ito sa paggawa ng mga idolo. 
(Apo 9:20) Noong panahon ng ministeryo ni Jesus 
sa lupa, ginagamit ang mga baryang tanso. (Mat 
10:9) Tinutukoy rin ng Kasulatan ang tanso sa ma- 
kalarawan o makasagisag na diwa.---Lev 26:19: Job 
6:12: Isa 48:4: 60:17: Jer 1:18, Eze 1:7: Dan 2:32, Apo 
1:15: 2:18. 

Sa 1 Corinto 13:1, ang salitang Griego na khal- 
kos” ay isinalin bilang “piraso ng tanso” at maaa- 
ring tumutukoy sa isang gong. 

Tingnan din ang BINUBONG DAGAT, MINA, PAGMIMI- 
NA, PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY, PLATERO. 


1270 


TANSONG SERPIYENTE. Ang tansong pi- 
gura o wangis ng serpiyente na ginawa ni Moises 
noong naglalakbay ang Israel sa ilang. Nang mala- 
pit na sila sa hanggahan ng Edom, ang bayan ay 
nagpakita ng mapaghimagsik na espiritu at nag- 
reklamo tungkol sa makahimalang paglalaan ng 
manna at sa suplay ng tubig. Kaya naman pinaru- 
sahan sila ni Jehova sa pamamagitan ng pagsusu- 
go ng makamandag na mga serpiyente sa gitna 
nila, at maraming tao ang namatay sa mga kagat 
ng serpiyente. Pagkatapos magpakita ng pagsisisi 
ang bayan at mamagitan si Moises para sa kanila, 
sinabihan siya ni Jehova na gumawa ng wangis ng 
isang serpiyente at ilagay iyon sa isang posteng 
pananda. Tumalima si Moises, at “nangyari nga na 
kapag nakagat ng serpiyente ang isang tao at tu- 
mitig siya sa tansong serpiyente, siya ay nananati- 
ling buhay.”--Bil 21:4-9, 1Co 10:9. 

Hindi binanggit ng Kasulatan kung anong uri ng 
makamandag na serpiyente ang isinugo ni Jehova 
sa gitna ng bayan. Sa Bilang 21:6, ang pananali- 
tang Hebreo para sa “makamandag na mga serpi- 
yente” (han-necha-shim'” hassera:phim) ay maaa- 
ring tumukoy sa “malaapoy na mga serpiyente.” 
Marahil ay dahil ito sa hapdi o pamamaga na dulot 
ng kanilang lason. 

Iningatan ng mga Israelita ang tansong serpiyen- 
te at nang maglaon ay sinimulan nila itong sam- 
bahin, anupat gumawa sila ng haing usok para 
roon. Kaya naman, bilang bahagi ng mga repor- 
ma sa relihiyon na isinagawa ng Judeanong si Ha- 
ring Hezekias (745-717 B.C.E.), pinagdurug-durog 
niya ang mahigit sa 700-tadng-gulang na tansong 
serpiyente dahil ginawa itong idolo ng mga tao. 
Ayon sa tekstong Hebreo, ang ulat sa 2 Hari 18:4 
ay literal na kababasahan, “pinasimulan niya (ng 
isa) na tawagin itong Nehustan.” Sa ilang bersiyon 
ay hindi isinalin ang salitang “Nehustan.” (AT; Ro, 
RS) Sa leksikon nina Koehler at Baumgartner, ang 
mga iminumungkahing kahulugan ng terminong 
Hebreo na nechush:tan' ay “bronseng serpiyente” at 
“serpiyenteng idolo na bronse.” (Hebraisches und 
Aramaisches Lexikon zum Alten Testament, Leiden, 
1983, p. 653) Angkop ang pagkakasabi ng Bagong 
Sanlibutang Salin na ang tansong serpiyente ay “da- 
ting tinatawag na tansong serpiyenteng idolo.” 

Ipinaliwanag ni Jesu-Kristo ang makahulang ka- 
hulugan ng nangyari sa ilang may kinalaman sa 
tansong serpiyente nang sabihin niya kay Nicode- 
mo: “Isa pa, walang taong umakyat sa langit mali- 
ban sa kaniya na bumaba mula sa langit, ang Anak 
ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ser- 
piyente sa ilang, gayundin kinakailangang itaas 
ang Anak ng tao, upang ang bawat isa na nanini- 
wala sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang 


1271 


hanggan.” (Ju 3:13-15) Tulad ng tansong serpiyen- 
te na inilagay ni Moises sa isang poste sa ilang, ang 
Anak ng Diyos ay ibinayubay o ibinitin sa isang 
tulos, at sa marami ay nagtinging isang mangga- 
gawa ng kasamaan at isang makasalanan, anupat 
tulad ng isang ahas, na nasa kalagayan ng isang 
isinumpa. (Deu 21:22, 23; Gal 3:13, 1Pe 2:24) Sa 
ilang, maliwanag na ang taong kinagat ng isa sa 
makamandag na mga serpiyenteng isinugo ni Je- 
hova sa gitna ng mga Israelita ay kailangang tumi- 
tig sa tansong serpiyente taglay ang pananampala- 
taya. Sa katulad na paraan, upang magtamo ng 
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni 
Kristo, ang isa'y kailangang manampalataya sa ka- 
niya. 


TAO. Ang pinakamataas na anyo ng buhay sa 
lupa at isa na ginawa ng Maylalang, ang Diyos na 
Jehova. Inanyuan ni Jehova ang tao mula sa alabok 
ng lupa, inihihip sa mga butas ng kaniyang ilong 
ang hininga ng buhay, “at ang tao ay naging isang 
kaluluwang buhay.” (Gen 2:7; 1Co 15:45) Matapos 
lalangin si Adan at matapos nitong pangalanan ang 
mga hayop, nagpasapit si Jehova sa kaniya ng isang 
mahimbing na tulog. Habang natutulog siya, kinuha 
ng Diyos ang isa sa mga tadyang ni Adan at gina- 
mit iyon upang gawin ang babae. Kaya naman nang 
dalhin ang babae sa lalaki, sinabi ni Adan: “Ito sa 
wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking 
laman.” Tinawag siya ni Adan na Babae, 'ish-shah, 
“sapagkat kinuha ito mula sa lalaki.” (Gen 2:21-23) 
Nang maglaon ay pinangalanan siya ni Adan na Eva 
(nangangahulugang “Isa na Buhay').---Gen 3:20. 

Maraming terminong Hebreo at Griego ang tu- 
mutukoy sa tao. Ang 'a'dham' ay nangangahulu- 
gang “tao; makalupang tao, sangkatauhan” (panla- 
hatan); ang “sh, “lalaki, isang indibiduwal: isang 
asawang lalaki”, ang 'enohsh,, “isang taong mor- 
tal”: ang ge'ver, “isang matipunong lalaki”: ang za- 
khar‘, “isang lalaki”; at may ilang salitang Hebreo na 
kung minsan ay isinasalin ding “tao.” Ang Griegong 
an'thro-pos ay nangangahulugang “tao, sangkatau- 
han” (panlahatan): ang a-ner”, “isang lalaki, isang ta- 
ong lalaki, isang asawang lalaki.” 

Bilang patotoo na ang tao ay nilalang ng Diyos na 
Jehova, sinabi ng apostol na si Pablo sa mga taga- 
Atenas: “Ginawa niya mula sa isang tao ang bawat 
bansa ng mga tao, upang tumahan sa ibabaw ng 
buong lupa.” (Gaw 17:26) Samakatuwid, iisa ang pi- 
nagmulan ng lahat ng mga bansa at mga lahi. 

Nilalang sina Adan at Eva sa pagtatapos ng ikaa- 
nim na “araw” ng paglalang. (Gen 1:24-31) Walang 
aktuwal na mga rekord tungkol sa sinaunang tao, sa 
kaniyang mga akda, agrikultura, at iba pang mga 
gawain, bago ang 4026 B.C.E., ang petsa ng pagla- 


TAO 


lang kay Adan. Yamang iniharap ng Kasulatan ang 
kasaysayan ng tao mula sa mismong paglalang sa 
unang mag-asawang tao, hindi maaaring magkaro- 
on ng tinatawag na prehistoric man. Ang mga re- 
kord ng fosil sa lupa ay walang inilalaan na kawing 
sa pagitan ng tao at ng mga hayop. Gayundin, wa- 
lang tinutukoy na anumang nakabababang uri ng 
mga tao sa pinakamaaagang rekord ng tao, ang mga 
ito man ay nasusulat na dokumento, drowing sa yu- 
ngib, eskultura, o anumang kagaya ng mga ito. Ang 
kabaligtaran nito ang nililinaw ng Kasulatan, na ang 
tao sa pasimula ay anak ng Diyos at pagkatapos ay 
naging masama. (1Ha 8:46, Ec 7:20, 1Ju 1:8-10) Ga- 
nito ang sinabi ng arkeologong si O. D. Miller: “Kung 
gayon, ang tradisyonal na paniniwala tungkol sa 
isang ‘ginintuang panahon’ ay hindi isang alamat. 
Ang matandang doktrina na nagsasabing iyon ay 
sinundan ng pagkapahamak, ng isang nakalulung- 
kot na pagsama ng lahi ng tao, mula sa orihinal na 
kalagayang maligaya at dalisay, ay walang alinla- 
ngang isang mahalaga, ngunit nakapaghihinagpis 
na katotohanan. Ang ating makabagong mga pilo- 
sopiya hinggil sa kasaysayan, na nagsasabing ang 
sinaunang tao sa pasimula ay isang taong-gubat, ay 
maliwanag na nangangailangan ng bagong pambu- 
ngad... . Hindi, ang sinaunang tao ay hindi isang 
taong-gubat.”---Har-Moad, 1892, p. 417. 

Isinisiwalat ng Bibliya na ang orihinal na tahanan 
ng tao ay “isang hardin sa Eden.” (Gen 2:8, tingnan 
ang EDEN Blg. 1.) Ang ipinakikitang lokasyon nito ay 
malapit sa lugar ng sinaunang sibilisasyon ng sang- 
katauhan pagkaraan ng Baha. Ang pangmalas na 
karaniwang tinatanggap ng mga iskolar ay ipinali- 
wanag ni P. J. Wiseman sa ganitong paraan: “Lahat 
ng tunay na katibayang taglay natin, yaong sa 
Genesis, sa arkeolohiya, at sa mga tradisyon ng 
mga tao, ay nagpapakita na ang kapatagan ng Me- 
sopotamia ang pinakamatandang tahanan ng tao. 
Ang lupaing ito ay hindi mahihigitan ng sibilisas- 
yon sa Malayong Silangan, Tsino man iyon o Indi- 
an, kung tungkol sa pagiging sinauna ng mga tao 
rito, sapagkat kayang-kaya nitong patunayan ang 
pag-aangkin nito bilang ang sinilangan ng sibilisas- 
yon.”--New Discoveries in Babylonia About Gene- 
sis, 1949, p. 28. 


Sa anong diwa ginawa ang tao 
“ayon sa larawan ng Diyos”? 


Nang isiwalat ng Diyos sa kaniyang “dalubhasang 
manggagawa" ang layunin niya na lalangin ang tao, 
sinabi niya: “Gawin natin ang tao [/a-dham'] ayon sa 
ating larawan, ayon sa ating wangis.” (Gen 1:26, 27; 
Kaw 8:30, 31, ihambing ang Ju 1:1-3, Col 1:15-17.) 
Pansinin na hindi sinasabi ng Kasulatan na nilalang 


TAO 


ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng isang maba- 
ngis na hayop o ng isang alagang hayop o ng isang 
isda. Ginawa ang tao “ayon sa larawan ng Diyos”; 
siya ay isang “anak ng Diyos.” (Luc 3:38) May kina- 
laman sa anyo o hugis ng katawan ng Diyos, “hindi 
kailanman nakita ng sinuman ang Diyos.” (1Ju 4:12) 
Walang sinuman sa lupa ang nakaaalam kung ano 
ang hitsura ng maluwalhati, makalangit at espiritu- 
wal na katawan ng Diyos, kaya hindi natin maiha- 
halintulad ang katawan ng tao sa katawan ng Diyos. 
“Ang Diyos ay Espiritu. ”---Ju 4:24. 

Gayunpaman, ang tao ay ginawa “ayon sa lara- 
wan ng Diyos” sa diwa na nilalang siya na may mo- 
ral na mga katangiang tulad niyaong sa Diyos, sa- 
makatuwid nga, pag-ibig at katarungan. (Ihambing 
ang Col 3:10.) Mayroon din siyang mga kakayahan 
at karunungan na nakahihigit sa taglay ng mga ha- 
yop, at dahil dito ay napahahalagahan niya ang mga 
bagay na ikinasisiya at pinahahalagahan ng Diyos, 
gaya ng kagandahan at sining, pagsasalita, panga- 
ngatuwiran, at iba pang katulad na mga proseso ng 
pag-iisip at ng puso na hindi nagagawa ng mga ha- 
yop. Bukod diyan, ang tao ay may kakayahang 
maglinang ng espirituwalidad, anupat maaari ni- 
yang kilalanin ang Diyos at maaari siyang makipag- 
talastasan sa kaniya. (1Co 2:11-16, Heb 12:9) Dahil 
sa mga bagay na ito, ang tao ay naging kuwalipika- 
dong kumatawan sa Diyos at magkaroon ng kapa- 
mahalaan sa mga uri ng nilalang na buhay sa kala- 
ngitan, sa lupa, at sa dagat. 

Palibhasa'y nilalang ng Diyos, ang tao ay sakdal 
noong una. (Deu 32:4) Dahil dito, maaari sanang 
maipamana ni Adan sa kaniyang mga inapo ang ka- 
sakdalan at ang pagkakataong mabuhay nang wa- 
lang hanggan sa lupa. (Isa 45:18) Sila ni Eva ay 
inutusan: “Magpalaanakin kayo at magpakarami at 
punuin ninyo ang lupa at supilin iyon.” Habang lu- 
malaki ang kanilang pamilya, maaari sana nilang 
sakahin at pagandahin ang lupa ayon sa pagkakadi- 
senyo ng kanilang Maylalang.---Gen 1:28. 

Noong talakayin ng apostol na si Pablo ang relati- 
bong mga posisyon ng lalaki at babae sa kaayusan 
ng Diyos, sinabi niya: “Nais kong malaman ninyo na 
ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo, ang ulo na- 
man ng babae ay ang lalaki, ang ulo naman ng Kris- 
to ay ang Diyos.” Pagkatapos ay ipinakita niya na 
ang babae na nananalangin o nanghuhula sa kon- 
gregasyon nang di-nalalambungan ang kaniyang 
ulo ay humihiya sa isa na kaniyang ulo. Upang idiin 
ang kaniyang argumento, sinabi niya: “Sapagkat 
ang isang lalaki ay hindi dapat magtalukbong ng ka- 
niyang ulo, yamang siya ay larawan at kaluwalhati- 
an ng Diyos, ngunit ang babae ay kaluwalhatian ng 
lalaki.” Unang nilalang ang lalaki at sa loob ng ilang 
panahon ay nag-iisa siya, anupat siya lamang noon 


1272 


ang larawan ng Diyos. Ang babae ay ginawa mula 
sa lalaki at dapat na magpasakop sa lalaki, isang ka- 
lagayang naliba sa kalagayan ng Diyos, na hindi sa- 
kop ninuman. Gayunpaman, ang pagkaulo ng lalaki 
ay nasa ilalim ng pagkaulo ng Diyos at ni Kristo. 
—1Co 11:3-7. 

May Kakayahan at Kalayaang Magpasiya. 
Yamang ang tao ay ginawa ayon sa larawan at wa- 
ngis ng Diyos, mayroon siyang kakayahan at kala- 
yaang magpasiya. May kalayaan siya na piliing gu- 
mawa ng mabuti o ng masama. Sa pamamagitan ng 
kaniyang kusang-loob at maibiging pagsunod sa ka- 
niyang Maylalang, makapagbibigay siya ng kara- 
ngalan at kaluwalhatian sa Diyos na malayong na- 
kahihigit sa maibibigay ng nilalang na mga hayop. 
May-katalinuhan niyang mapapupurihan ang Diyos 
dahil sa Kaniyang kamangha-manghang mga kata- 
ngian at maitataguyod niya ang Kaniyang sobera- 
nya. Ngunit ang kalayaan ni Adan ay may pasubali, 
hindi lubusan. Patuloy lamang siyang makapamu- 
muhay nang maligaya kung kikilalanin niya ang so- 
beranya ni Jehova. Naidiin ito sa kaniya nang pag- 
bawalan siyang kumain mula sa punungkahoy ng 
pagkakilala ng mabuti at masama. Ang pagkain 
mula roon ay isang pagsuway, isang paghihimagsik 
laban sa soberanya ng Diyos.---Gen 2:9, 16, 17. 

Yamang si Adan ay isang “anak ng Diyos” (Luc 
3:38), ang kaugnayan niya sa Diyos ay gaya ng ka- 
ugnayan ng isang anak sa kaniyang ama, kaya na- 
man dapat sana'y sumunod siya. Karagdagan pa, 
nilikha ng Diyos sa tao ang likas na pagnanasang 
sumamba. Ang pagnanasang ito, kung babaluktu- 
tin, ay aakay sa tao sa maling direksiyon at sisirain 
nito ang kaniyang kalayaan, anupat gagawin siya 
nitong alipin ng bagay na nilalang sa halip na ng 
Maylalang. Hahantong naman ito sa pagsama ng 
tao. 

Dahil sa isang mapaghimagsik na espiritung anak 
ng Diyos, ang asawa ni Adan na si Eva ay nagkasa- 
la, at iniharap ni Eva ang tukso kay Adan, na kusa 
namang naghimagsik kay Jehova. (Gen 3:1-6, 1Ti 2: 
13, 14) Sila ay naging gaya niyaong mga inilarawan 
ni Pablo sa Roma 1:20-23. Dahil sa pagsalansang ni 
Adan, naiwala niya ang kaniyang katayuan bilang 
anak ng Diyos at ang kaniyang kasakdalan at naipa- 
sa niya ang kasalanan, pati na ang di-kasakdalan at 
kamatayan, sa kaniyang mga supling, ang buong 
lahi ng tao. Maging sa kanilang pagsilang, sila ay 
kalarawan ng kanilang amang si Adan, di-sakdal 
anupat gumagana sa kanilang mga katawan ang ka- 
matayan.---Gen 3:17-19, Ro 5:12, tingnan ang ADAN 
Blg. 1. 

“Ang Pagkatao Namin sa Loob.” Kapag tinu- 
tukoy ng Bibliya ang pakikipagpunyagi ng mga 
Kristiyano, pati na ang pakikipaglaban sa makasala- 


1273 


nang laman, ginagamit nito ang mga pananalitang 
“aking pagkatao sa loob,” “ang pagkatao namin sa 
loob,” at iba pang katulad na mga parirala. (Ro 7:22, 
2Co 4:16, Efe 3:16) Angkop ang mga pananalitang 
ito dahil ang mga Kristiyano ay ‘binago sa puwersa 
na nagpapakilos sa kanilang pag-iisip. (Efe 4:23) 
Ang nag-uudyok na puwersa o hilig ng kanilang 
pag-iisip ay nasa espirituwal na direksiyon. Guma- 
gawa sila ng mga pagsisikap na “hubarin ang lu- 
mang personalidad [sa literal, lumang tao] at dam- 
tan ang kanilang sarili ng “bagong personalidad [sa 
literal, (isa na) bago].” (Col 3:9, 10; Ro 12:2) Yamang 
binautismuhan sila kay Kristo, ang mga pinahirang 
Kristiyano ay “binautismuhan sa kaniyang kama- 
tayan”, ang lumang personalidad ay ibinayubay, 
“upang ang . . . makasalanang katawan ay gawing 
di-aktibo.” Ngunit hangga't hindi sila namamatay sa 
laman at binubuhay-muli, naroon pa rin ang kata- 
wang laman na lumalaban sa ‘taong espirituwal.” Isa 
itong mahirap na labanan, na tungkol dito ay sinabi 
ni Pablo, “Sa tinatahanang bahay na ito ay dumara- 
ing nga tayo.” Ngunit ang haing pantubos ni Jesu- 
Kristo ang tumatakip sa mga kasalanan ng lumang 
personalidad kasama na ang makalamang mga pag- 
nanasa na gumagana sa mga sangkap nito, mali- 
bang magpadaig ang mga Kristiyanong ito at sad- 
yain nilang tumahak sa makalamang landasin.---Ro 
6:3-7: 7:21-25; 8:23, 2Co 5:1-3. 

Ang Taong Espirituwal. [Ipinakita ng apostol 
ang pagkakaiba ng taong espirituwal sa taong pisi- 
kal. Sinabi niya: “Ngunit ang isang taong pisikal [sa 
literal, makakaluluwa] ay hindi tumatanggap ng 
mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga 
ito ay kamangmangan sa kaniya.” (1Co 2:14) Ang 
“taong pisikal” na ito ay hindi lamang tumutukoy sa 
isa na naninirahan sa lupa o sa isa na may katawang 
laman, sapagkat maliwanag naman na ang mga 
Kristiyano sa lupa ay may mga katawang laman. 
Ang taong pisikal na tinutukoy rito ay isa na walang 
espirituwalidad sa kaniyang buhay. Siya ay “maka- 
kaluluwa” dahil sinusunod niya ang mga pagnanasa 
ng kaluluwa ng tao at ipinagwawalang-bahala ang 
espirituwal na mga bagay. 

Sinabi rin ni Pablo na hindi mapag-aalaman ng 
“taong pisikal” ang mga bagay ng espiritu ng Diyos 
“sapagkat sinusuri ang mga ito sa espirituwal na pa- 
raan.” Pagkatapos ay sinabi niya: “Gayunman, ang 
taong espirituwal ay talagang nagsusuri sa lahat ng 
bagay, ngunit siya mismo ay hindi sinusuri ng sinu- 
mang tao.” Ang taong espirituwal ay may unawa 
hinggil sa mga bagay na isinisiwalat ng Diyos. Na- 
kikita rin niya ang maling kalagayan at landasin ng 
taong pisikal. Ngunit ang kalagayan, mga pagkilos, 
at landasin sa buhay ng taong espirituwal ay hindi 
mauunawaan ng taong pisikal, ni mahahatulan man 
ng sinumang tao ang taong espirituwal, sapagkat 


TAON 


ang Diyos lamang ang kaniyang Hukom. (Ro 14: 
4, 10, 11; 1Co 4:3-5) Sa pamamagitan ng ilustrasyon 
at argumento, sinabi ng apostol: “Sapagkat “sino ang 
nakaaalam ng pag-iisip ni Jehova, upang maturuan 
niya siya?”” Tiyak na wala nga. “Ngunit,” sinabi ni 
Pablo tungkol sa mga Kristiyano, “taglay nga natin 
ang pag-iisip ni Kristo.” Sa pamamagitan ng pagta- 
tamo nila ng pag-iisip ni Kristo, na siyang nagsisi- 
walat sa mga Kristiyano tungkol kay Jehova at sa 
Kaniyang mga layunin, sila ay nagiging mga taong 
espirituwal.---1Co 2:14-16. 
Tingnan ang ANAK NG TAO, MATANDANG LALAKI. 


TAON. Ang pangunahing salitang Hebreo para 
sa “taon,” sha'nah', ay nagmula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “ulitin, muling gawin" at, gaya 
ng katumbas nito sa Griego na e-ni-au-tos”, may ide- 
ya ito ng isang siklo ng panahon. Sa lupa, ang pag- 
ulit ng mga kapanahunan ang malinaw na nagta- 
takda sa pagtatapos ng taunang mga yugto, ang 
mga kapanahunan naman ay inuugitan ng mga 
pag-ikot ng lupa sa palibot ng araw. Samakatuwid, 
naglaan ang Maylalang ng paraan upang masukat 
ang panahon ayon sa mga taon sa pamamagitan ng 
paglalagay sa lupa sa isang takdang orbit, anupat 
ang axis ng lupa ay nakaanggulo nang patagilid 
may kaugnayan sa nilalakbayan nitong plane sa pa- 
libot ng araw. Sa pamamagitan naman ng regular 
na mga pagbabagong-hugis ng buwan, nagiging 
maalwan ang paghahati-hati sa taon sa mas maiik- 
ling yugto. Ang mga katotohanang ito ay ipinahihi- 
watig sa maagang bahagi ng rekord ng Bibliya. 
--Gen 1:14-16, 8:22. 

Mula pa noong una, ginamit na ng tao ang bigay- 
Diyos na mga tagapagpahiwatig na ito ng panahon, 
anupat sinusukat ang panahon ayon sa mga taon na 
nahahati naman sa mga buwan. (Gen 5:1-32) Ang 
karamihan sa sinaunang mga tao ay gumamit ng 
isang taong may 12 buwang lunar. Ang karani- 
wang taong lunar ay may 354 na araw, anupat ang 
mga buwan ay may 29 o 30 araw, depende sa pag- 
litaw ng bawat bagong buwan [new moon]. Kaya, 
kulang ito ng mga 1174 na araw kung ihahambing 
sa tunay na taong solar na may 365/74 na araw 
(365 araw 5 oras 48 minuto at 46 na segundo). 

Noong Panahon ni Noe. Nagkaroon tayo ng 
unang rekord tungkol sa sinaunang pagtaya sa haba 
ng taon noong panahon ni Noe. Maliwanag na hina- 
ti niya ang taon sa 12 buwan na tig-30 araw. Sa Ge- 
nesis 7:11, 24 at 8:3-5, ipinakikita sa “rekord” na ini- 
ngatan ni Noe na ang 150 araw ay katumbas ng 
limang buwan. Sa ulat na ito, ang ikalawa, ikapito, at 
ikasampung mga buwan ng taon ng Baha ay tuwi- 
rang binabanggit. Pagkatapos nito, kasunod ng ika- 
sampung buwan at ng unang araw nito, naganap 


TAON 


ang isang yugto na 40 araw, gayundin ang dala- 
wang yugto na tig-7 araw, o isang kabuuan na 54 
na araw. (Gen 8:5-12) Mayroon ding di-matiyak na 
panahon sa pagitan ng pagpapalipad ng uwak at ng 
unang pagpapalipad ng kalapati. (Gen 8:6-8) Ga- 
yundin, ipinahihiwatig sa Genesis 8:12 ang isa pang 
di-matiyak na yugto na kasunod ng ikatlo at huling 
pagpapalipad ng kalapati. Sa sumunod na talata, 
masusumpungan naman natin ang pagbanggit sa 
unang araw ng unang buwan ng kasunod na taon. 
(Gen 8:13) Hindi isinisiwalat kung anong pamama- 
raan ang ginamit ni Noe o niyaong mga nauna sa 
kaniya upang ang isang taon na binubuo ng tig-30- 
araw na mga buwan ay maitugma sa taong solar. 

Sa Ehipto at Babilonya. Sa sinaunang Ehipto, 
ang taon ay binubuo ng 12 buwan na tig-30 araw, at 
upang ang taong iyon ay maibagay sa taong solar, 
limang araw ang idinaragdag taun-taon. Sa kabi- 
lang dako, ang mga Babilonyo ay gumamit ng tadng 
lunar ngunit sa partikular na mga taon ay nagdag- 
dag sila ng ika-13 buwan, na tinatawag na Veadar, 
upang maisabay pa rin sa mga buwan ang mga ka- 
panahunan na karaniwan nang katumbas ng mga 
ito. Ang gayong taon ay tinatawag na taong luniso- 
lar at maliwanag na minsan, ito ay mas maik- 
li o mas mahaba kaysa sa tunay na taong so- 
lar, depende sa kung ang taong lunar ay may 12 
o 13 buwan. 

Ang Metonic Cycle. Nang maglaon, sinimu- 
lan ang isang sistema ng pagdaragdag ng isang 
buwang intercalary [isinisingit], o ika-13 buwan, 
pitong beses sa bawat 19 na taon, anupat ang kabu- 
uang haba ng mga taon ay nagiging katulad na ka- 
tulad ng 19 na tunay na taong solar. Ang siklong ito 
ay tinawag na Metonic cycle na isinunod sa panga- 
lan ng Griegong matematiko na si Meton na nabu- 
hay noong ikalimang siglo B.C.E. 

Sa mga Hebreo. Hindi sinasabi ng Bibliya 
kung ito nga ba ang sistemang orihinal na ginamit 
ng mga Hebreo upang maitugma ang kanilang ta- 
Ong lunar sa taong solar. Yamang ang nakaulat na 
mga pangalan ng kanilang mga buwang lunar ay 
mga pangalan ng kapanahunan, ipinakikita nito na 
gumawa sila ng gayong pagtutugma. Makalawang 
ulit sa isang taon, ang sentro ng araw ay bumabag- 
tas sa ekwador, at sa mga panahong iyon, sa lahat 
ng dako ng daigdig ay nagiging magkasinghaba ang 
araw at gabi (humigit-kumulang 12 oras na araw at 
12 oras na gabi). Ang dalawang panahong ito ay ti- 
natawag na vernal, o spring, equinox at autumnal, 
o fall, equinox. Nagaganap ang mga ito sa bandang 
Marso 21 at Setyembre 23 ng bawat taon ng ating 
kasalukuyang kalendaryo. Ang mga kaganapang ito 
na nauugnay sa equinox ay makatuwirang naka- 
paglalaan ng paraan upang matukoy kung kailan la- 


1274 


bis na nauuna ang mga buwang lunar sa kaugnay 
na mga kapanahunan at sa gayon ay nagsisilbing 
giya sa paggawa ng kinakailangang mga pagbabago 
sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang buwang 
intercalary. 

Ang sinaunang pagbilang ng mga taon ay suma- 
saklaw mula sa taglagas hanggang sa sumunod na 
taglagas, anupat ang unang buwan ay nagsisimula 
sa bandang kalagitnaan ng ating kasalukuyang bu- 
wan ng Setyembre. Tumutugma ito sa tradisyong 
Judio na ang paglalang sa tao ay naganap sa tagla- 
gas. Yamang naglalaan ng rekord ang Bibliya tung- 
kol sa edad ni Adan ayon sa mga taon (Gen 5:3-5), 
makatuwirang isipin na nagsimula ang pagbilang sa 
panahon ng kaniyang pagkalalang, at kung naganap 
nga ito sa taglagas, ipaliliwanag nito sa paanuman 
kung bakit sa sinaunang kaugalian ay pinasisimulan 
ang bagong taon sa gayong panahon. Gayunman, 
karagdagan pa, ang taong ito ay partikular na ma- 
giging angkop sa agrikultural na buhay ng mga tao 
noon, lalo na sa bahaging iyon ng lupa kung saan 
naroroon ang karamihan ng mga tao bago ang Baha 
at maaga pagkaraan ng Baha. Nagtatapos ang taon 
sa panahon ng huling pag-aani at nagsisimula na- 
man sa pag-aararo at paghahasik sa bandang unang 
bahagi ng ating buwan ng Oktubre. 

Sagradong taon at sekular na taon. Binago 
ng Diyos ang pasimula ng taon para sa bansang Is- 
rael noong panahon ng kanilang Pag-alis mula sa 
Ehipto, anupat iniutos niya na dapat itong simulan 
sa buwan ng Abib, o Nisan, sa tagsibol. (Exo 12:1- 
14: 23:15) Gayunman, ang taglagas ng taon ang pa- 
tuloy na nagtakda sa pagsisimula ng kanilang seku- 
lar o agrikultural na taon. Kaya sa Exodo 23:16, ang 
Kapistahan ng Pagtitipon ng Ani, na nagaganap sa 
taglagas sa buwan ng Etanim, ang ikapitong buwan 
sa sagradong kalendaryo, ay binabanggit na idina- 
raos sa “pagtatapos ng taon” at sa Exodo 34:22 na- 
man ay sa “pagpihit ng taon.” Gayundin, ipinakiki- 
ta ng mga tagubilin may kinalaman sa mga taon ng 
Jubileo na nagsisimula ang mga ito sa taglagas na 
buwan ng Etanim.--Lev 25:8-18. 

Sinasabi ng Judiong istoryador na si Josephus (na 
nabuhay noong unang siglo C.E.) na ang sagradong 
taon (na nagsisimula sa tagsibol) ay ginamit noon 
may kaugnayan sa mga relihiyosong pagdiriwang 
ngunit ang orihinal na sekular na taon (na nagsisi- 
mula sa taglagas) ay patuloy na ginamit may kaug- 
nayan naman sa pagtitinda, pagbibili, at iba pang 
pangkaraniwang mga gawain. (Jewish Antiquities, 
I, 81 [iii, 3]) Ang ganitong doblihang sistema ng sa- 
grado at sekular na taon ay lalo nang naging promi- 
nente noong yugto pagkaraan ng pagkatapon mata- 
pos palayain ang mga Judio mula sa Babilonya. Ang 
unang araw ng Nisan, o Abib, ang nagtakda sa pa- 


1275 


simula ng sagradong taon, at ang unang araw na- 
man ng Tisri, o Etanim, ang nagtakda sa pasimula 
ng sekular na taon. Sa bawat kaso, ang unang bu- 
wan ng isang kalendaryo ang naging ikapitong bu- 
wan naman ng isa pang kalendaryo.--Tingnan ang 
KALENDARYO. 

Ang pagtutugma ng kalendaryo sa mga ka- 
pistahan. Ang mga pangunahing pitak ng bawat 
taon ay ang tatlong malalaking kapanahunan ng ka- 
pistahan na iniutos ng Diyos na Jehova: Ang Pasku- 
wa (na sinusundan ng Kapistahan ng mga Tinapay 
na Walang Pampaalsa) tuwing Nisan 14: Ang Kapis- 
tahan ng mga Sanlinggo, o Pentecostes, tuwing Si- 
van 6, at ang Kapistahan ng Pagtitipon ng Ani (na 
kasunod ng Araw ng Pagbabayad-Sala) tuwing Eta- 
nim 15-21. Ang Kapistahan ng mga Tinapay na Wa- 
lang Pampaalsa ay kasabay ng pag-aani ng sebada, 
ang Pentecostes naman ay kasabay ng pag-aani ng 
trigo, at ang Kapistahan ng Pagtitipon ng Ani ay ka- 
sabay ng pangkalahatang pag-aani sa pagtatapos 
ng taong agrikultural. 

Ang mga taon ng Sabbath at Jubileo. Sa 
ilalim ng tipang Kautusan, ang bawat ikapitong taon 
ay isang taon ng ganap na kapahingahan para sa lu- 
pain, isang taon ng Sabbath. Ang yugto o sanling- 
go ng pitong taon ay tinatawag na “sabbath ng mga 
taon.” (Lev 25:2-8) Tuwing ika-50 taon naman ay 
taon ng Jubileo ng kapahingahan, anupat sa pana- 
hong iyon ay pinalalaya ang mga aliping Hebreo at 
ang lahat ng lupain na mga minanang pag-aari ay 
ibinabalik sa orihinal na mga may-ari ng mga ito. 
--ev 25:10-41: tingnan ang SABBATH, TAON NG. 

Pamamaraan ng pagbilang sa pamamahala 
ng mga hari. Sa mga ulat ng kasaysayan, kara- 
niwang kaugalian sa Babilonya na bilangin ang mga 
taon ng pamumuno, o opisyal na mga taon ng pag- 
hahari [regnal years], ng isang hari bilang buong 
mga taon, na sinisimulan sa Nisan 1. Ang mga bu- 
wan kung kailan ang haring iyon ay maaaring ak- 
tuwal na nagsimulang mamahala bago pa man ang 
Nisan 1 ay itinuturing na bahagi ng kaniyang taon 
ng pagluklok [accession year], ngunit ang mga iyon 
ay iniuukol, o ibinibilang na kasama, sa kabuuan ng 
opisyal na mga taon ng paghahari [regnal years] ng 
haring sinundan niya. Kung ang sistemang ito ang 
sinunod sa Juda, gaya ng ipinahihiwatig ng tradi- 
syong Judio, mahihinuha natin na, nang banggitin 
ng Bibliya na ang bawat isa kina Haring David 
at Haring Solomon ay naghari nang “apatnapung 
taon,” ang kanilang mga paghahari ay sumaklaw ng 
buong mga yugto na tig-40 taon.--1Ha 1:39, 2: 
1, 10, 11; 11:42. 

Sa Hula. Sa hula, ang salitang “taon” ay mada- 
las na ginagamit sa pantanging diwa bilang katum- 


TAONG PINALAYA, TAONG LAYA 


bas ng 360 araw (12 buwan na tig-30 araw). (Apo 
11:2, 3) Tinatawag din itong “panahon” at kung 
minsan ay makasagisag na lumalarawan sa isang 
“araw. "--Apo 12:6, 14; Eze 4:5, 6. 


TAONG LAYA. 
TAONG LAYA. 


TAO NG LUPAIN, MGA. Tingnan ang Ba- 
YAN (MGA TAO) NG LUPAIN, TAO SA LUPA. 


TAONG MAHAL. 
MAHAL, PRINSIPE. 


TAONG PINALAYA, TAONG LAYA. No- 
ong panahon ng pamamahala ng Roma, ang isa na 
pinalaya mula sa pagkaalipin ay tinatawag na “ta- 
ong pinalaya” (sa Gr., a-pe-leu'the-ros), samantalang 
ang “taong laya” (sa Gr., elleu'the-ros) naman ay 
malaya na mula pa sa kapanganakan nito, anupat 
nagtatamasa ng lahat ng karapatan bilang mama- 
mayan, gaya ng apostol na si Pablo.---Gaw 22:28. 

Ang pormal na pagpapalaya ay nagkakaloob sa 
taong pinalaya ng pagkamamamayang Romano, 
ngunit ang dating aliping iyon ay hindi kuwalipika- 
dong manungkulan sa pamahalaan, bagaman ku- 
walipikado ang kaniyang mga inapo, sa ikalawang 
salinlahi o kahit sa ikatlong salinlahi man lamang. 
Samantala, ang di-pormal na pagpapalaya naman 
ay nagbigay lamang ng praktikal na kalayaan sa in- 
dibiduwal, at hindi mga karapatang sibiko.---Ting- 
nan ang MAMAMAYAN, PAGKAMAMAMAYAN. 

Yamang ang taong pinalaya ay minamalas bilang 
pag-aari ng pamilya ng kaniyang dating panginoon, 
may obligasyon ang dalawang partido sa isa't isa. 
Alinman sa ang taong pinalaya ay mananatiling na- 
kikipisan at nagtatrabaho para sa kaniyang dating 
amo o tatanggap siya ng isang bukid at puhunan 
upang makapagsimula siya ng sarili niyang ikabu- 
buhay. Kapag namatay ang taong pinalaya, ililibing 
siya ng kaniyang dating amo sa libingan ng pamil- 
ya nito, aalagaan nito ang kaniyang naulilang me- 
nor-de-edad na mga anak, at ito ang magmamana 
ng kaniyang ari-arian kung walang mga tagapag- 
mana. Sa kabilang dako, kung ang dating amo ay 
maghirap sa pananalapi, hinihiling ng batas na ala- 
gaan siya ng taong pinalaya niya. Ngunit hindi ma- 
aaring isalin sa kaniyang mga tagapagmana ang 
mga karapatan ng isang dating panginoon may ka- 
ugnayan sa taong pinalaya niya. 

Iminumungkahi na yaong mga kabilang sa “Sina- 
goga ng mga Pinalaya [sa literal, mga Libertino]” ay 
mga Judio na dinalang bihag ng mga Romano at 
nang maglaon ay pinalaya. Ayon sa isa pang pang- 
malas, ang mga taong ito ay mga aliping pinalaya 
at naging mga proselitang Judio. Ipinakikilala ng sa- 
lin sa Armenian Version ang mga taong ito bilang 


Tingnan ang TAONG PINALAYA, 


Tingnan ang LIDER, TAONG 


TAONG TAMPALASAN 


“mga taga-Libya,” samakatuwid nga, mga taong 
nagmula sa Libya.---Gaw 6:9. 

Gaya ng ipinakikita ng Kasulatan, bagaman maa- 
aring ang isang Kristiyano ay alipin ng isang maka- 
lupang panginoon, ang totoo ay isa siyang taong pi- 
nalaya ni Kristo, pinalaya mula sa pagkaalipin sa 
kasalanan at kamatayan. Ngunit palibhasa'y binili 
sa isang halaga, ng mahalagang dugo ni Jesus, ang 
isang Kristiyano na taong laya sa pisikal na diwa ay 
isang alipin ng Diyos at ni Jesu-Kristo, anupat obli- 
gadong sumunod sa kanilang mga utos. Ipinakikita 
nito na para sa mga tao, ang kalayaan ay laging 
may pasubali, hindi kailanman lubusan. Samakatu- 
wid, sa punto de vista ng Diyos, sa loob ng kon- 
gregasyong Kristiyano ay walang pagkakaiba ang 
alipin at ang taong laya. Karagdagan pa, walang ka- 
rapatan ang isang Kristiyano na gamitin ang kala- 
yaang tinatamasa niya bilang panakip ukol sa kasa- 
maan.— 1Co 7:22, 23; Gal 3:28, Heb 2:14, 15: 1Pe 
1:18, 19; 2:16. 


TAONG TAMPALASAN. Isang pananalitang 
ginamit ng apostol na si Pablo sa 2 Tesalonica 2:2, 3 
nang magbabala siya hinggil sa malaking apostasya 
laban sa Kristiyanismo na lilitaw bago “ang araw ni 
Jehova.” Dito, ang salitang Griego na ginamit para 
sa “apostasya,” ang apostasia, ay hindi lamang 
nagpapahiwatig ng basta paghiwalay, o isang di- 
seryosong paglayo. Ito'y nangangahulugan ng pag- 
lipat ng panig, isang pagsalansang, isang planado at 
sinasadyang paghihimagsik. Sa mga sinaunang do- 
kumentong papiro, ang a-po-sta-sia ay ginagamit sa 
diwang pulitikal may kinalaman sa mga rebelde. 

Isang Relihiyosong Pagsalansang. Gayun- 
man, ang paghihimagsik na ito ay hindi pulitikal. Isa 
itong relihiyosong paghihimagsik, isang pagsalan- 
sang sa Diyos na Jehova at kay Jesu-Kristo at sama- 
katuwid ay pagsalansang sa kongregasyong Kristi- 
yano. 

Inihula. Ang mga apostol na sina Pablo at 
Pedro ay bumigkas at sumulat ng mga hula hinggil 
sa apostasyang ito, at ang Panginoong Jesu-Kristo 
mismo ay nagbabala hinggil sa pagdating nito. Sa 
kaniyang ilustrasyon tungkol sa trigo at sa mga pa- 
nirang-damo (Mat 13), sinabi ni Jesus na ang Di- 
yablo ay maghahasik ng “mga panirang-damo,” 
mga imitasyong Kristiyano, “mga anak ng isa na 
balakyot,” sa gitna ng “trigo,” ang “mga anak ng ka- 
harian.” Sila ay iiral hanggang sa katapusan ng sis- 
tema ng mga bagay, kung kailan sila makikilala at 
“susunugin.” 

Binabalaan ni Pablo ang Kristiyanong mga taga- 
pangasiwa sa Efeso na pag-alis niya, papasok sa git- 
na ng mga tunay na Kristiyano ang “mapaniil na 
mga lobo” at ang mga ito ay hindi makikitungo 


1276 


nang magiliw sa kawan kundi magsisikap na ilayo 
“ang mga alagad” upang pasunurin ang mga ito sa 
kanila, anupat hindi lamang sila gagawa ng mga 
alagad para sa kanilang sarili kundi magsisikap din 
na ilayo ang mga alagad, mga alagad ni Kristo. 
(Gaw 20:29, 30) Sa 1 Timoteo 4:1-3, sumulat siya: 
“Gayunman, ang kinasihang pananalita ay tiyakang 
nagsasabi na sa mga huling yugto ng panahon 
ang ilan ay hihiwalay mula sa pananampalataya, 
na nagbibigay-pansin sa nagliligaw na kinasihang 
mga pananalita at mga turo ng mga demonyo, sa 
pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na 
nagsasalita ng mga kasinungalingan, na natatakan 
sa kanilang budhi na waring sa pamamagitan ng 
pangherong bakal [walang-pakiramdam, may pilat 
dahil sa pagkapaso, anupat hindi sila inuusig ng ka- 
nilang budhi dahil sa mapagpaimbabaw na pagsa- 
salita ng mga kasinungalingan]: na ipinagbabawal 
ang pag-aasawa, ipinag-uutos ang pag-iwas sa mga 
pagkain na nilalang ng Diyos upang pagsaluhan 
nang may pasasalamat.” 

Nang maglaon, isinulat ni Pablo kay Timoteo na 
“darating ang isang yugto ng panahon kapag hindi 
nila titiisin ang nakapagpapalusog na turo, kundi, 
ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, sila ay 
magtitipon ng mga guro para sa kanilang sari- 
li upang kumiliti sa kanilang mga tainga, at itatali- 
kod nila ang kanilang mga tainga mula sa katotoha- 
nan. ”--2Ti 4:3, 4. 

Ipinaghalintulad ng apostol na si Pedro ang pag- 
aapostata mula sa Kristiyanismo at yaong naganap 
sa likas na Israel. Sinabi niya: “Gayunman, nagkaro- 
on din ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao, 
kung paanong magkakaroon din ng mga bulaang 
guro sa gitna ninyo. Ang mga ito ay tahimik na 
magpapasok ng mapanirang mga sekta at magtatat- 
wa maging sa may-ari na bumili sa kanila, na nag- 
dadala ng mabilis na pagkapuksa sa kanilang sarili. 
Karagdagan pa, marami ang susunod sa kanilang 
mahahalay na paggawi, at dahil sa mga ito ay pag- 
sasalitaan nang may pang-aabuso ang daan ng ka- 
totohanan.” Itinawag-pansin pa ni Pedro na pagsa- 
samantalahan ng mga ito ang kongregasyon ngunit 
“ang pagkapuksa sa kanila ay hindi umiidlip.”---2Pe 
2:1-3. 

Isang “taong” binubuo ng marami. Kung 
gayon, ang 'tao sa 2 Tesalonica 2:1-12 ay hindi 
isang indibiduwal lamang kundi isang “taong” binu- 
buo ng maraming indibiduwal, isang kalipunan, 
gaya ng ipinakikita ng nabanggit na mga kasulatan, 
at ang “taong” ito ay patuloy na iiral pagkamatay ng 
mga apostol hanggang sa panahon ng pagkanariri- 
to ng Panginoon. 

Kataksilan laban sa Diyos. Ang “katampala- 
sanang” ginagawa ng makasagisag na apostatang 


1277 


“taong” ito ay katampalasanan laban sa Diyos na Je- 
hova, ang Soberano ng Sansinukob. Nagkakasala 
ang “taong” ito ng kataksilan. Tinatawag siyang 
“anak ng pagkapuksa,” gaya ni Hudas Iscariote, ang 
traidor na nagkanulo sa Panginoong Jesu-Kristo at 
naging kasangkapan upang siya'y maipapatay. Ang 
“taong” ito, gaya ni Hudas, ay lilipulin, anupat hindi 
na iiral magpakailanman. Ang “taong” ito ay hin- 
di ang “Babilonyang Dakila,” na lumalaban din sa 
Diyos, sapagkat iyon ay isang babae, isang patutot. 
Gayunman, yamang nagsasagawa siya ng isang re- 
lihiyosong paghihimagsik laban sa Diyos, maliwa- 
nag na siya ay bahagi ng mistikong Babilonya.--Ju 
17:12: Apo 17:3, 5. 

Inihahanda ng “taong tampalasan” ang kaniyang 
sarili sa pagsalansang sa Diyos at samakatuwid ay 
isang “satanas,” na nangangahulugang “manana- 
lansang.” At ang kaniyang pagkanaririto ay talaga 
ngang “ayon sa pagkilos ni Satanas.” (2Te 2:9) Noong 
mga araw ng apostol na si Pablo, nagkaroon ng isang 
“hiwaga,” o isang relihiyosong lihim, tungkol sa pag- 
kakakilanlan ng “taong tampalasan” na ito. Hang- 
gang sa araw na ito, ang kaniyang pagkakakilanlan 
ay nababalot ng hiwaga sa isipan ng maraming tao, 
sapagkat ang kaniyang kabalakyutan ay isinasagawa 
sa likod ng balatkayo ng makadiyos na debosyon. 
(2Te 2:7) Sa pamamagitan ng kaniyang bulaang mga 
turo na salungat o humahalili, wika nga, sa kautusan 
ng Diyos, itinataas ng “taong tampalasan” ang kani- 
yang sarili sa ibabaw ng Diyos na Jehova at ng iba 
pang “mga diyos,” mga makapangyarihan sa lupa, at 
laban din sa mga banal ng Diyos, ang tunay na es- 
pirituwal na mga kapatid ni Jesu-Kristo. (Ihambing 
ang 2Pe 2:10-13.) Yamang siya'y isang mapagpaim- 
babaw, isang bulaang guro na nag-aangking isang 
Kristiyano, “umuupo siya sa templo ng Diyos,” sama- 
katuwid nga, ang templo na inaangkin ng mga bu- 
laang guro bilang sa Diyos.---2Te 2:4. 

Isang pamigil. May binabanggit si Pablo na 
isang “bagay na nagsisilbing pamigil.” (2Te 2:6) Lu- 
militaw na ang pamigil na ito ay ang mga apostol. 
Sinabihan ni Pablo ang mga tagapangasiwang taga- 
Efeso na pag-alis niya ay papasok ang mga taong 
tulad-lobo. (Gaw 20:29) Paulit-ulit siyang sumulat 
ng mga babala tungkol sa apostasyang iyon hindi 
lamang sa Ikalawang Tesalonica kundi maging sa 
maraming payo niya kay Timoteo. At pinayuhan 
niya si Timoteo na ang mga bagay na narinig nito 
kay Pablo ay ipagkatiwala nito sa mga taong tapat 
na magiging kuwalipikado na magturo naman sa 
iba. Tinukoy niya ang kongregasyon ng Diyos na 
buhay bilang “isang haligi at suhay ng katotoha- 
nan.” Ibig niyang patibayin ito nang husto hangga't 
maaari bago tuluyang lumaganap ang malaking 
apostasya.--2Ti 2:2, 1Ti 3:15. 


TAONG TAMPALASAN 


Pagkaraan ng mahabang panahon, sa utos ni 
Kristo, ang apostol na si Juan ay sinabihang sumu- 
lat, na nagbababala laban sa mga sekta, anupat es- 
pesipiko niyang binanggit ang sekta ni Nicolas at ti- 
nukoy ang mga bulaang propeta na gaya ni Balaam 
at ang babaing si Jezebel na ang tawag sa kaniyang 
sarili ay propetisa.--Apo 2:6, 14, 15, 20. 

Gumagana na noong panahon ng mga apos- 
tol. Sinabi ng apostol na si Pablo na ang hiwaga 
ay “gumagana na.” (2Te 2:7) May mga tao noon na 
nagsisikap na magturo ng huwad na doktrina, anu- 
pat nililigalig pa nga ng ilan sa mga ito ang kongre- 
gasyon ng Tesalonica, at isa ito sa mga dahilan kung 
bakit isinulat niya ang kaniyang ikalawang liham sa 
kanila. Mayroon nang mga antikristo nang isulat ni 
Juan ang kaniyang mga liham, at walang alinla- 
ngang bago pa niyaon. Tinukoy ni Juan “ang huling 
oras” ng kapanahunang apostoliko, at sinabi niya: 
“Gaya ng inyong narinig na ang antikristo ay dara- 
ting, maging sa ngayon ay lumitaw na ang mara- 
ming antikristo . . . Sila ay lumabas mula sa atin, 
ngunit hindi natin sila kauri, sapagkat kung kauri 
natin sila, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit 
sila ay lumabas upang maipakita na hindi lahat 
ay kauri natin.”--1IJu 2:18, 19: tingnan ang ANTI- 
KRISTO. 

Isiniwalat. Pagkamatay ng mga apostol, “ang 
taong tampalasan” ay nahayag taglay ang kaniyang 
relihiyosong pagpapaimbabaw at mga bulaang turo. 
(2Te 2:3, 6, 8) Ayon sa mga salita ni Pablo, ang “ta- 
ong” ito ay magkakaroon ng malaking kapangyari- 
han, na kumikilos sa ilalim ng kontrol ni Satanas, 
anupat nagsasagawa ng “bawat makapangyarihang 
gawa at kasinungalingang mga tanda at mga pala- 
tandaan.” Ang mga taong malilinlang sa pagkilos ng 
makasagisag na “taong tampalasan” ay tinutukoy 
bilang “mga nalilipol [sa literal, “pinupuksa ang ka- 
nilang sarili”], bilang kagantihan sapagkat hindi nila 
tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila 
ay maligtas.” Ipinakikita ng apostol na ang mga ito 
ay napaniwala sa kasinungalingan" at silang lahat 
ay “hahatulan sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang 
katotohanan kundi nalugod sila sa kalikuan. (2Te 
2:9-12: tingnan ang Int.) Kung gayon, ang kaha- 
tulang iyon ay isang kahatulan ng pagkondena. 
--Tingnan ang PAGKABUHAY-MULI (Kasalanan laban 
sa banal na espiritu). 

Pupuksain. Ang makasagisag at mapagpaim- 
babaw na “taong tampalasan” na ito ay lilipulin 
ng Panginoong Jesus “sa pamamagitan ng espiritu 
ng kaniyang bibig” at papawiin “sa pamamagitan 
ng pagkakahayag ng kaniyang pagkanaririto.” Ang 
pagkalipol ng balakyot na mananalansang na ito ng 
Diyos ay magiging isang nakikita at matibay na 


TAPANES 


patotoo na ang Panginoong Jesu-Kristo ay nakaupo 
na at gumaganap bilang Hukom. Hindi siya hahatol 
ayon sa kaniyang sariling mga pamantayan, sama- 
katuwid, ang pagpuksa “sa pamamagitan ng espiri- 
tu ng kaniyang bibig” ay maliwanag na nanganga- 
hulugang isasagawa niya ang kahatulan ni Jehova 
laban sa balakyot na grupong ito ng mga tao.---2Te 
2:8, ihambing ang Apo 19:21, may kinalaman sa 
“mahabang tabak ... na siyang tabak na lumalabas 
mula sa kaniyang bibig.” 


TAPANES, gayundin ang TAPANHES, TE- 
HAPNEHES. Isang lunsod sa Ehipto na laging bi- 
nabanggit kasama ng iba pang mga lunsod ng hila- 
gang (Mababang) Ehipto, gaya ng Nop (Memfis), On 
(Heliopolis), at Pibeset (Bubastis). 

Noong mga huling taon ng Judeanong kaharian, 
patuluyang nagbabala ang propetang si Jeremias 
sa kaniyang mga kababayan na huwag makipag- 
alyansa o manalig sa Ehipto ukol sa tulong laban sa 
bumabangong kapangyarihan ng Babilonya. Ang 
Nop (Memfis), na kabisera ng Ehipto, at ang Tapan- 
hes ay binabanggit na “nanginginain sa [Juda at Je- 
rusalem] sa tuktok ng ulo” bilang resulta ng pag- 
aapostata ng mga Judio. Tiyak na malaking halaga 
ang ibinayad ng maharlikang mga lider ng Juda 
para sa anumang suporta ng Ehipto: ngunit ikahihi- 
ya nila ang Ehipto, kung paanong ikinahiya nila ang 
Asirya.--Jer 2:1, 2, 14-19, 36. 

Tumakas Patungo Roon ang mga Nalabi. Ka- 
sunod ng pananakop ng Babilonya sa Juda noong 
607 B.C.E. at ng pagpaslang kay Gedalias, lumusong 
sa Ehipto ang mga nalabi sa mga Judio, anupat isi- 
nama ang propetang si Jeremias. Ang unang lugar 
na binanggit na kanilang narating (o pinamayanan) 
sa Ehipto ay ang Tapanhes. (Jer 43:5-7) Maliwanag 
na ang Tapanhes ay nasa silangang bahagi ng rehi- 
yon ng Delta, samakatuwid nga, sa HS sulok ng Ma- 
babang Ehipto. Ang ilan sa mga nagsilikas ay na- 
mayan sa Tapanhes. (Jer 44:1, 7, 8) Pagdating sa 
Tapanhes, isinadula ni Jeremias ang isang makahu- 
lang tagpo na ipinag-utos ni Jehova, anupat nagla- 
gay ng mga bato sa argamasa ng “hagdan-hagdang 
laryo na nasa pasukan ng bahay ni Paraon sa Tapan- 
hes” sa harap ng iba pang mga Judio. Pagkatapos ay 
ipinahayag niya na darating si Nabucodonosor at 
ilalagay ang trono nito at ilaladlad ang maringal na 
tolda nito sa ibabaw mismo ng mga batong iyon. 
--Jer 43:8-13: ihambing ang 46:13, 14. 

Sa malayong Babilonya (noong ika-27 taon ng 
unang pagkatapon, samakatuwid nga, 591 B.C.E.), 
inihula rin ng propetang si Ezekiel na lulupigin ni 
Nabucodonosor ang Ehipto at “sa Tehapnehes ay 
magdidilim ang araw,” sapagkat babaliin doon ni Je- 
hova ang mga pamatok at ang pagmamapuri ng la- 
kas ng Ehipto. Ipinahihiwatig ng pananalitang ito at 


1278 


ng pagtukoy ni Ezekiel sa “mga sakop na bayan” ng 
Tapanhes na ang lunsod ay importante at malaki. 
--Eze 29:19, 30:1, 2, 10-18. 

Pinagmulan ng Pangalan. Sinasabi ng ilang 
tagapagsalin na ang pangalang Tapanhes ay nanga- 
ngahulugang (sa Ehipsiyo) “ang Tanggulan ni Pen- 
hase,” anupat si Penhase ay isang heneral mula sa 
timugang lunsod ng Thebes na nakapanaig sa ma- 
paghimagsik na mga elemento sa rehiyon ng Delta 
sa Ehipto, lumilitaw na noong huling bahagi ng ika- 
lawang milenyo B.C.E. 

Isinasalin ng Griegong Septuagint ang Tapanhes 
bilang Taph'nas, at ipinapalagay ng karamihan na 
ang pangalang ito ay katugma ng isang maha- 
lagang nakukutaang lunsod sa silanganing hang- 
gahan ng Ehipto na tinatawag na Daphnae ng mga 
Griegong manunulat ng yugtong klasikal. Dahil 
dito, iniuugnay ng ilang heograpo ang Tapanhes 
sa Tell Defneh, halos 50 km (30 mi) sa TTK ng 
Port Said at mga 45 km (28 mi) sa KTK ng Pelusium, 
ang iminumungkahing lokasyon ng Sin. 


TAPAT AT MAINGAT NA ALIPIN. 

Nang sagutin ni Jesu-Kristo ang katanungan ng 
mga apostol may kinalaman sa kaniyang pagkanari- 
rito sa hinaharap at sa katapusan ng umiiral na sis- 
tema ng mga bagay, bumanggit siya ng isang ta- 
linghaga, o ilustrasyon, tungkol sa isang “tapat at 
maingat na alipin.” Inatasan ng panginoon ang ta- 
pat na aliping iyon sa kaniyang mga lingkod ng 
sambahayan upang paglaanan sila ng kanilang pag- 
kain. Kung sasang-ayunan siya ng kaniyang pangi- 
noon sa pagdating nito (maliwanag na mula sa isang 
paglalakbay), gagantimpalaan ang alipin sa pama- 
magitan ng pag-aatas sa kaniya sa lahat ng mga 
pag-aari ng panginoon.---Mat 24:3, 45-51. 

Sa katulad na ilustrasyong nasa Lucas 12:42-48, 
ang alipin ay tinatawag na isang katiwala, sama- 
katuwid nga, isang tagapamahala sa sambahayan 
o administrador, isa na inatasan sa mga lingkod, ba- 
gaman siya mismo ay isa ring lingkod. Noong sina- 
unang mga panahon, ang posisyong iyon ay ka- 
dalasang ginagampanan ng isang tapat na alipin. 
(Ihambing ang Gen 24:2: gayundin ang kaso ni Jose 
sa Gen 39:1-6.) Sa ilustrasyon ni Jesus, ang katiwa- 
la ay inatasan lamang na mangasiwa at mamahagi 
ng pagkain sa lupon ng mga tagapaglingkod, o mga 
lingkod, ng panginoon sa tamang panahon, at nang 
maglaon, dahil sa kaniyang tapat at maingat na 
pag-aasikaso sa paglilingkod na ito, pinalawak ang 
kaniyang atas anupat kasama na rito ang panga- 
ngasiwa sa lahat ng mga ari-arian ng panginoon. 
Hinggil sa pagkakakilanlan ng “panginoon” (sa Gr., 
ky'rios), naipakita na ni Jesus na hawak niya ang 
gayong posisyon kung tungkol sa kaniyang mga 
alagad, at may mga pagkakataong tinawag nila siya 


1279 


nang gayon. (Mat 10:24, 25, 18:21, 24:42, Ju 13: 
6, 13) Subalit, kanino sumasagisag ang tapat at ma- 
ingat na alipin, o katiwala, at ano ang kinakatawan 
ng pamamahagi niya ng pagkain sa mga lingkod ng 
sambahayan? 

Ang salitang “alipin” ay nasa anyong pang- 
isahan. Pero hindi ito nangangahulugan na iisang 
tao lang ang magkakaroon ng pribilehiyong maging 
“alipin.” Sa Kasulatan, may mga pangngalan na 
nasa pang-isahang anyo pero tumutukoy sa isang 
grupo, gaya noong sabihin ni Jehova sa bansang Is- 
rael: “Kayo ang aking mga saksi [pangmaramihan], 
... ang akin ngang lingkod [pang-isahan] na aking 
pinili.” (Isa 43:10) Ang “antikristo” ay tumutukoy sa 
isang grupo na binubuo ng indibiduwal na mga an- 
tikristo. (1Ju 2:18, 2Ju 7) Sa katulad na paraan, ang 
“alipin” ay tumutukoy din sa isang grupo. Sa pana- 
hon ng kawakasan, aatasan ito at gagamitin sa pag- 
bibigay ng espirituwal na “pagkain sa tamang pana- 
hon.” (Mat 24:3, 45: Luc 12:42) Noong unang siglo, 
ipinakita ni Jesus kung paano ipamamahagi ang es- 
pirituwal na pagkain sa kongregasyong Kristiyano. 
Kung paanong namahagi siya ng literal na pagkain 
sa maraming tao sa pamamagitan ng iilang alagad, 
ilalaan din ang espirituwal na pagkain sa pamama- 
gitan ng iilan. (Mat 14:19, Mar 6:41, Luc 9:16) Ini- 
handa ni Jesus ang mga apostol sa papel na ga- 
gampanan nila pagkatapos ng Pentecostes 33 C.E. 
—sa pamamagitan nila ilalaan ang espirituwal na 
pagkain. Nang maglaon, sumama sa kanila ang iba 
pang matatanda, at naglingkod sila bilang lupong 
tagapamahala na magpapasiya sa mga usapin at 
mangangasiwa sa pangangaral at pagtuturo ng ma- 
buting balita ng Kaharian. (Gaw 2:42: 8:14: 15:1, 2, 
6-29) Pagkamatay ng mga apostol, lumaganap ang 
apostasya. Pero sa panahon ng kawakasan---kaa- 
yon ng parisang ibinigay niya noong unang siglo 
nang pakainin niya ang marami sa pamamagitan ng 
iilan--pumili si Jesus ng isang maliit na grupo ng 
pinahiran-ng-espiritung mga lalaki na maglilingkod 
bilang “tapat at maingat na alipin”, maghahanda at 
mamamahagi sila ng espirituwal na pagkain sa pa- 
nahon ng kaniyang pagkanaririto. 

Ang mga lingkod ng sambahayan ay ang lahat ng 
kabilang sa kongregasyong Kristiyano, kapuwa ang 
mga pinahiran at ang “ibang mga tupa,” na binibig- 
yan ng espirituwal na pagkain. (Ju 10:16) Kasama 
rito ang mga indibiduwal na miyembro na bumubuo 
sa “tapat at maingat na alipin” dahil tumatanggap 
din sila ng ipinamamahaging pagkain. Ang mga bu- 
mubuo sa tapat na alipin ay tatanggap ng higit na 
responsibilidad kung madatnan silang tapat sa ipi- 
nangakong pagdating ng panginoon. Kapag tinang- 
gap na nila ang gantimpala nila sa langit at naging 
tagapahamala na sila kasama ni Kristo, aatasan niya 
sila “sa lahat ng kaniyang mga pag-aari.” Kasa- 


TARAT 


ma ang lahat ng iba pa sa 144,000, makikibahagi 
sila sa napakalaking awtoridad ni Kristo sa langit. 
--Mat 24:46, 47: Luc 12:43, 44. 


TAPENES. Asawa ng Ehipsiyong Paraon na 
kapanahon nina David at Solomon. Ang kapatid ni 
Tapenes ay ibinigay upang mapangasawa ni Hadad, 
isa na kalaban ni Solomon. Pinalaki ni Tapenes si 
Genubat, ang anak ng pag-aasawang ito, kasama ng 
sarili niyang mga anak sa bahay ni Paraon.--- 1Ha 
11:19, 20. 


TAPUA [(Puno ng) Mansanas]. 

1. Isa sa apat na anak ni Hebron at inapo ni Ca- 
leb. (1Cr 2:42, 43) May mga nagmumungkahi na 
ang kaniyang pangalan ay maiuugnay sa Bet-tapua, 
na isang bayang malapit sa Hebron.-- Tingnan ang 
BET-TAPUA. 

2. Isang bayan sa rehiyon ng Sepela at nakaatas 
sa tribo ni Juda. (Jos 15:20, 33, 34) Kaya naman iba 
ito sa Bet-tapua na nasa lugar ng Hebron. Ipinapa- 
lagay na ang lugar na ito ay ang Horvat Bet Natif na 
nasa loob ng tiwangwang na nayon ng Beit Nattif, 
mga 20 km (12 mi) sa K ng Betlehem. 

3. Isang bayan na nasa hangganan ng Efraim at 
Manases. (Jos 16:8) Ang lupain sa palibot, “ang lu- 
pain ng Tapua,” ay itinakda sa Manases, ngunit ang 
lunsod ay itinakda sa Efraim. (Jos 17:8) Maliwanag 
na ang En-Tapua (Jos 17:7) ay tumutukoy sa isang 
kalapit na bukal (sa Heb., “A'yin, o En, na nanganga- 
hulugang “bukal,” kapag ginamit bilang unlapi) at 
maaaring ito'y isang mas kumpletong pangalan ng 
lunsod ng Tapua. 

Ang “hari ng Tapua” ay binanggit na kasama sa 
mga tagapamahalang nilupig ni Josue noong saku- 
pin nila ang Canaan (Jos 12:17), at ang “Tapua” rito 
ay malamang na tumutukoy sa Efraimitang lunsod. 
Ipinapalagay na ang Tapua sa Efraim ay ang Tell 
Sheikh Abu Zarad (Tel 'Abu Zarad), na mga 13 km 
(8 mi) sa TTK ng Sikem at nasa ibaba lamang ng ba- 
yan ng Yasuf. 


TARALA. Isang Benjamitang lunsod. Hindi 
alam sa ngayon kung saan ang lokasyon nito. Ga- 
yunman, nakatala ito kasama ng ibang mga lunsod 
na nasa bulubunduking pook sa H ng Jerusalem. 
--Jos 18:25-28. 


TARAT [sa Heb., @ghur7 sa Ingles, bulbul]. Pa- 
ngalan ng maraming uri ng ibon na katamtaman 
ang laki at tulad-pipit at matatagpuan sa Aprika at 
timugang Asia, pati na sa Palestina. Ang tarat ay 
may maikling leeg, maiikling pakpak, at mahabang 
buntot. Bagaman isinalin ng maraming bersiyon 
ang @ghur” bilang “tipol,” ang pagtukoy ni Hezekias 
sa “paghuni' ng tarat ay hindi tutugma sa mababa at 
tulad-trumpetang tunog na nalilikha ng malaking 


TAREA 


ibong tipol. (Isa 38:14) Tinukoy ng Lexicon in Vete- 
ris Testamenti Libros (nina L. Koehler at W. Baum- 
gartner, Leiden, 1958, p. 679) ang @ghur” bilang 
ang tarat (Pycnonotus Reichenovi). Sinabi ni Ludwig 
Koehler na ang Hebreong @ghur' ay tumutukoy sa 
isang ibon na “nagpapaalsa o nagpapatindig ng mga 
balahibo nito” at tungkol sa tarat ay sinabi niya na 
'sa paghintu-hinto (ng pag-awit nito) ay manaka- 
naka nitong pinatatayo ang mahahaba at tulad- 
palong na mga balahibo sa likuran ng ulo nito." 
(Kleine Lichter [Aleman], Zurich, 1945, p. 38, 39) Di- 
tulad ng tila umuungal na tunog ng tipol, ang tunog 
ng awit ng tarat ay tulad-plawta at inilalarawan bi- 
lang magkahalong pahuni at pakatal. 

Maliwanag na tinutukoy ni Jeremias (8:7) ang 
pana-panahong pagdating ng mga ibong nandara- 
yuhan nang sawayin niya ang mga Israelita dahil 
hindi nila napag-unawa ang panahon ng paghatol 
ng Diyos sa kanila. 


TAREA. Isang inapo ni Haring Saul sa pama- 
magitan ni Jonatan, tinawag ding Tahrea.--1Cr 
8:33-35, 9:39-41. 


TARSIS [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “durugin”. 

1. Isa sa apat na anak ni Javan na ipinanganak 
pagkatapos ng Baha. (Gen 10:4, 1Cr 1:7) Kabilang 
siya sa 70 ulo ng pamilya na mula sa kanila ang mga 
bansa ay “nangalat sa lupa.” (Gen 10:32) Gaya ng 
nangyari sa iba pang mga anak ni Javan, ang pa- 
ngalang Tarsis ay tumukoy sa isang bayan at sa 
isang rehiyon. 

2. Isang inapo ni Benjamin at anak ni Bilhan. 
— 1Cr 7:6, 10. 

3. Isa sa pitong prinsipeng tagapayo ni Ha- 
ring Ahasuero na nagsaalang-alang sa kaso ng ma- 
paghimagsik na si Reyna Vasti.---Es 1:12-15. 

4. Isang rehiyon na sa pasimula ay tinirahan ng 
mga supling ni Tarsis, isang anak ni Javan at apo ni 
Japet. May ilang pahiwatig hinggil sa direksiyon ng 
pandarayuhan ng mga inapo ni Tarsis noong mga 
siglo pagkatapos ng Baha. 

Ang propetang si Jonas (mga 844 B.C.E.), na ina- 
tasan ni Jehova na pumunta sa Nineve sa Asirya, ay 
nagtangkang tumakas sa kaniyang atas nang pu- 
maroon siya sa Mediteraneong daungang-dagat ng 
Jope (Tel Aviv-Yafo) at magbayad upang makalulan 
sa “isang barko na papunta sa Tarsis.” (Jon 1:1-3, 
4:2) Sa gayon, lumilitaw na ang Tarsis ay nasa Me- 
diteraneo sa kabilang direksiyon mula sa Nineve, at 
maliwanag na mas madali itong marating kung da- 
raan sa dagat sa halip na sa katihan. Ang “kalagit- 
naan ng laot ng dagat” ay binabanggit may kaugna- 
yan sa “mga barko ng Tarsis,” sa Ezekiel 27:25, 26. 
--Ihambing ang Aw 48:7; Jon 2:3. 


1280 


Isang inskripsiyon ng Asiryanong si Empera- 
dor Esar-hadon (ng ikapitong siglo B.C.E.) ang nag- 
hahambog hinggil sa kaniyang mga tagumpay la- 
ban sa Tiro at Ehipto, at inaangkin nito na ang lahat 
ng mga hari ng mga pulo mula sa Ciprus “hanggang 
sa Tarsisi” ay nagbayad sa kaniya ng tributo. (An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 290) Yamang ang Ciprus ay nasa silangang Me- 
diteraneo, ipinahihiwatig din ng pagtukoy na isa 
itong lokasyon sa kanlurang Mediteraneo. Iniuug- 
nay ng ilang iskolar ang Tarsis sa Sardinia, isang 
pulo sa kanlurang Mediteraneo. 

Posibleng ang Espanya. Iniuugnay ng kara- 
mihan sa mga iskolar ang Tarsis sa Espanya, salig 
sa sinaunang mga pagtukoy sa isang lugar o rehi- 
yon sa Espanya na tinawag na Tartessus ng mga 
manunulat na Griego at Romano. Bagaman tinukoy 
ng Griegong heograpo na si Strabo (ng unang sig- 
lo B.C.E.) ang isang lunsod na tinatawag na Tartes- 
sus bilang nasa rehiyon sa palibot ng Ilog Gua- 
dalquivir sa Andalusia (Geography, 3, u, 11), ang 
pangalang Tartessis ay waring karaniwan nang ku- 
makapit sa timugang bahagi ng Iberian Peninsula. 

Lubhang idiniriin ng maraming reperensiyang 
akda ang pananakop ng Fenicia sa mga baybaying 
lupain ng Espanya at tinutukoy ng mga ito ang Tar- 
tessus bilang isang kolonya ng Fenicia, ngunit wa- 
ring walang matibay na saligan para sa gayong 
teoriya. Kaya ang Encyclopædia Britannica (1959, 
Tomo 21, p. 114) ay nagsasabi: “Kapuwa ang mga 
taga-Fenicia at mga taga-Cartago ay hindi nag- 
iwan ng anumang lubhang permanenteng epek- 
to sa lupain, samantalang labis-labis naman itong 
inimpluwensiyahan ng mga Griego. Ang mga bar- 
ko mula sa Tiro at Sidon ay maaaring nakipagkala- 
kalan hanggang sa ibayo ng mga kipot at sa Cadiz 
mula pa noong ika-9 na siglo B.C.; gayunman ang 
makabagong arkeolohiya, na nakasumpong at naka- 
hukay ng mga bayang Griego, Iberiano at Romano, 
ay hindi pa nakahukay ng isa mang pamayanan ng 
mga taga-Fenicia o nakasumpong ng mas mahaha- 
lagang labi ng Fenicia bukod sa maliliit na alahas at 
hiyas at mga katulad na bagay na ipinangangalakal. 
Malinaw na ipinahihiwatig nito na, maliban marahil 
sa Cadiz, ang mga taga-Fenicia ay hindi nagtayo ng 
mga bayan, kundi nagkaroon lamang sila ng mga 
dako ng kalakalan at mga lugar na himpilan.” Ipina- 
kikita rin ng kasaysayan na nang ang mga taga- 
Fenicia at mga Griego ay magsimulang makipagka- 
lakalan sa Espanya, may mga naninirahan na sa 
lupain at inilabas ng mga katutubo ang pilak, bakal, 
lata, at tingga na hinahangad ng mga mangangala- 
kal. 

Kung gayon, waring may mabuting dahilan 
upang maniwala na ang mga inapo ni Javan (mga 
loniano) sa pamamagitan ng kaniyang anak na si 


1281 


Tarsis ay nangalat nang bandang huli at naging 
prominente sa Iberian Peninsula. Sa paanuman, ang 
gayong iminumungkahing lokasyon ng Tarsis ay ka- 
suwato ng iba pang mga pagtukoy sa Bibliya. 
Nakipagkalakalan kay Solomon. Ang pakiki- 
pagkalakalan ng mga taga-Fenicia sa Tarsis ay ma- 
liwanag na pinatototohanan ng ulat noong panahon 
ni Haring Solomon (mga 13 siglo pagkatapos ng 
Baha), nang ang bansang Israel ay magsimula ring 
lumahok sa komersiyong pandagat. Nagkaroon si 
Solomon ng isang pangkat ng mga barko sa lugar ng 
Dagat na Pula, na ang ibang tauhan ay makarana- 
sang mga marino na ipinadala ng taga-Feniciang si 
Haring Hiram ng Tiro, at nakikipagkalakalan lalo na 
sa lupain ng Opir na sagana sa ginto. (1Ha 9:26-28) 
Pagkatapos nito ay may tinukoy na isang “pangkat 
ng mga barko ng Tarsis” ni Solomon sa dagat “kasa- 
ma ng pangkat ng mga barko ni Hiram,” at ang mga 
barkong ito ay sinasabing nagbiyahe nang minsan 
sa bawat tatlong taon para sa pag-angkat ng ginto, 
pilak, garing, mga unggoy, at mga paboreal. (1Ha 
10:22) Karaniwan nang pinaniniwalaan na sa pagli- 
pas ng panahon, ang terminong “mga barko ng Tar- 
sis” ay kumatawan sa isang uri ng barko, gaya ng 
paliwanag ng isang leksikon: “mga sasakyang mala- 
laki at naglalayag sa dagat, may kakayahang mag- 
lakbay patungong Tarsis.” (A Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, nina Brown, Driver, at 
Briggs, 1980, p. 1077) Sa katulad na paraan, ang pa- 
ngalang Indiamen sa pasimula ay hinalaw sa panga- 
lang ikinapit sa malalaking barko ng Britanya na 
nakikipagkalakalan sa India at nang maglaon ay ku- 
mapit sa gayong uri ng mga barko saanman ang pi- 
nanggalingan o destinasyon ng mga iyon. Sa gayon, 
ipinakikita ng 1 Hari 22:48 na si Haring Jehosapat 
(936-911 B.C.E.) ay “gumawa ng mga barkong Tar- 
sis upang pumaroon sa Opir para sa ginto.” 
Gayunman, sinasabi sa ulat ng Mga Cronica na 
ang mga barko ni Solomon na ginamit para sa mga 
paglalakbay minsan sa bawat tatlong taon ay “pu- 
maparoon sa Tarsis” (2Cr 9:21), gayundin, na ang 
mga barko ni Jehosapat ay dinisenyo “upang puma- 
roon sa Tarsis” at, nang magiba, “hindi na nakaya- 
nan pa ng mga iyon na makaparoon sa Tarsis.” (2Cr 
20:36, 37) Ipinahihiwatig nito na hindi lamang ang 
Opir ang tanging himpilang daungan ng Israelitang 
“mga barko ng Tarsis,” kundi naglayag din ang mga 
ito sa katubigan ng Mediteraneo. Sabihin pa, nagha- 
harap ito ng suliranin, yamang ipinakikitang ang 
lunsaran ng ilan sa mga sasakyang ito ay ang 
Ezion-geber sa Gulpo ng ‘Aqaba. (1Ha 9:26) Upang 
makarating ang mga barko sa Dagat Mediteraneo, 
kailangang dumaan ang mga ito sa isang kanal 
mula sa Dagat na Pula hanggang sa Ilog Nilo at pag- 
katapos ay patungo sa Mediteraneo o kaya ay lumi- 
gid ang mga ito sa kontinente ng Aprika. Yamang 


TARSO 


hindi na posibleng alamin ngayon ang mga detalye 
ng mga ruta ng paglalayag (kasama ang mga kanal) 
na madaraanan o ginamit noong panahon nina So- 
lomon at Jehosapat, hindi na rin kailangang ituring 
na hindi kapani-paniwala ang rekord ng kanilang 
mga proyektong pandagat. 

Sa Hula. Waring ang Tarsis ay naging isang 
pangunahing mamimili para sa mangangalakal na 
lunsod ng Tiro, marahil ang pinagmulan ng pinaka- 
malaking kayamanan nito sa ilang bahagi ng kasay- 
sayan nito. Mula pa noong sinaunang mga panahon, 
ang Espanya ay mayroon nang mga minahan na 
humuhukay sa saganang mga deposito ng pilak, ba- 
kal, lata, at iba pang mga metal na matatagpuan 
doon. (Ihambing ang Jer 10:9, Eze 27:3, 12.) Sa ga- 
yon, sa makahulang kapahayagan ni Isaias hinggil 
sa pagbagsak ng Tiro, ang mga barko ng Tarsis ay 
inialarawang “nagpapalahaw nang makarating sa 
Kitim (Ciprus, marahil ay ang huli nilang himpilang 
daungan sa ruta sa silangan) at tumatanggap ng ba- 
lita na ang mayamang daungan ng Tiro ay sinam- 
saman.--Isa 23:1, 10, 14. 

Patiunang sinasabi sa ibang mga hula na isusugo 
ng Diyos ang ilan sa kaniyang bayan sa Tarsis, 
upang doon maghayag ng kaniyang kaluwalhatian 
(Isa 66:19), at na dadalhin ng “mga barko ng Tarsis” 
ang mga anak ng Sion mula sa malayo. (Isa 60:9) 
“Ang mga hari ng Tarsis at ng mga pulo” ay mag- 
babayad ng tributo sa isa na itinalaga ni Jehova bi- 
lang hari. (Aw 72:10) Sa kabilang dako naman, sa 
Ezekiel 38:13 ay inilalarawan ang “mga manganga- 
lakal ng Tarsis” kasama ng iba pang mga bayang 
nakikipagkalakalan bilang nagpapahayag ng sakim 
na interes sa ipinanukala ni Gog ng Magog na pan- 
darambong sa mga muling tinipon ni Jehova. Palib- 
hasa'y kabilang sa mga bagay na sumasagisag sa 
kapalaluan at pagmamataas, ang mga barko ng Tar- 
sis ay ibababa, at tanging si Jehova ang itataas sa 
“araw na nauukol kay Jehova ng mga hukbo."---Isa 
2:11-16. 


TARSO. Ang pangunahing lunsod at kabisera 
ng Romanong probinsiya ng Cilicia, lugar na pinag- 
silangan sa apostol na si Pablo. (Gaw 9:11, 22:3) Ang 
mga guho ng sinaunang bayan ay naroon pa rin sa 
makabagong pamayanan na may gayunding pa- 
ngalan, mga 16 na km (10 mi) mula sa bukana ng 
Ilog Cydnus, na bumubuhos sa silangang Meditera- 
neo sa distansiyang mga 130 km (80 mi) sa H ng si- 
langaning dulo ng Ciprus. 

Walang nakaaalam kung kailan unang pinamaya- 
nan ang Tarso o kung sino ang unang namayan 
dito, sapagkat ang lunsod na ito ay mula pa noong 
lubhang sinaunang panahon. Ang Tarso ay unang 
binanggit sa sekular na kasaysayan bilang nabi- 
hag ng mga Asiryano (hindi ito kailanman naging 


TARTAK 


isang lunsod na nakukutaan nang matibay), mag- 
mula noon, sa kalakhang bahagi ng panahon ay na- 
pasailalim ito sa pagkaalipin at nagbayad ng tributo 
sa sunud-sunod na mga kapangyarihan ng Asirya, 
Persia, Gresya, pagkatapos ay sa mga haring Seleu- 
cido, at nang bandang huli ay sa Roma. 

Ang Tarso ay nasa isang matabang baybaying lu- 
gar na pinagtatamnan ng lino, at dahil naman dito, 
nagkaroon ng mauunlad na industriyang gaya ng 
paghahabi ng mga lino at paggawa ng mga tolda. 
Ang mga kayo na hinabi mula sa balahibo ng kam- 
bing at tinatawag na cilicium ay pantangi ring gina- 
mit sa paggawa ng mga tolda. Gayunman, ang 
isang mas mahalagang salik na nakaragdag sa ka- 
bantugan at kayamanan ng Tarso ay ang napakai- 
nam na daungan nito na estratehikong nakapuwes- 
to sa kahabaan ng isang pangunahing S-K ruta ng 
kalakalan sa katihan. Kung babagtasin nang pasila- 
ngan, patungo ito sa Sirya at Babilonya: kung patu- 
ngo naman sa hilagaan at kanluraning mga sek- 
siyon ng Asia Minor, tinatahak ng rutang ito ang 
mga Pintuang-daan ng Cilicia, isang makitid na ba- 
ngin sa Kabundukan ng Taurus na mga 50 km 
(30 mi) sa dakong H ng lunsod. 

Sa kasaysayan nito, ang Tarso ay dinalaw ng ma- 
raming kilalang tao, kabilang na si Julio Cesar, Mark 
Antony, at Cleopatra, gayundin ang ilang empera- 
dor. Si Cicero ang gobernador ng lunsod mula noong 
51 hanggang 50 B.C.E. Napabantog din ang Tarso 
bilang isang sentro ng kaalaman noong unang sig- 
lo C.E., at ayon sa Griegong heograpo na si Strabo, 
nahigitan nito maging ang Atenas at Alejandria sa 
bagay na ito.---Geography, 14, v, 13. 

Kaya naman, sa mga kadahilanang ito, mailalara- 
wan nga ni Pablo ang Tarso bilang “isang lunsod na 
hindi kulang sa katanyagan.” Sinabi niya ito nang 
ipinaaalam niya sa isang kumandante ng militar na 
siya ay isang mamamayan ng Tarso, hindi isang 
Ehipsiyo.---Gaw 21:37-39. 

Sa pana-panahon, noong panahon ng kaniyang 
ministeryo, bumabalik si Pablo sa kaniyang sariling 
bayan ng Tarso (Gaw 9:29, 30, 11:25, 26), at walang 
alinlangang dumaan siya roon nang ilang ulit sa ka- 
niyang mga paglalakbay bilang misyonero.---Gaw 
15:23, 41, 18:22, 23. 


TARTAK. Isang bathalang sinamba ng mga 
Avita, na pinamayan ng hari ng Asirya sa teritoryo 
ng Samaria pagkatapos niyang dalhin sa pagkatapon 
ang mga Israelita ng sampung-tribong kaharian. 
(2Ha 17:31) Ayon sa Babilonyong Talmud, si Tartak 
ay may anyong asno. (Sanhedrin 63b) Yamang ipi- 
napalagay na ang pangalang Tartak ay katulad ng 
salitang Pahlavi (Persiano) na tar-thakh (matinding 
kadiliman, bayani ng kadiliman), iminumungkahi na 
maaaring si Tartak ay isang demonyo ng kalaliman. 


1282 


Gayunman, maliban sa pahapyaw na pagbanggit ng 
Kasulatan kay Tartak, wala nang iba pang masasabi 
nang may katiyakan tungkol sa bathalang ito. 


TARTAN. Ipinakikita ng mga akdang Asiryano 
na ang titulong Tartan ay tumutukoy sa isang opis- 
yal na mataas ang ranggo, malamang ay pangala- 
wa lamang sa hari. May kinalaman sa pagkakaayos 
ng mga titulo sa mga talaang eponimo ng Asirya, 
sinabi ni James B. Pritchard, patnugot ng Ancient 
Near Eastern Texts (1974, p. 274): “Nang maglaon, 
ang posisyon ng opisyal sa loob ng herarkiya ang 
naging batayan ng pagkakasunud-sunod, anupat 
ang pinakamataas na opisyal (tartanu) ay kasunod 
mismo ng hari, samantalang ang mahahalagang 
opisyal ng palasyo... at ang mga gobernador ng 
pangunahing mga probinsiya ay magkakasunod sa 
isang mahusay na pagkakaayos.” (Tingnan ang KRO- 
NOLOHIYA [Mga talaang eponimo (limmu)].) Isang 
inskripsiyon ng Asiryanong si Haring Ashurbani- 
pal, na ngayon ay nasa British Museum, ang kaba- 
basahan sa isang bahagi nito: “Lubha kong ikinaga- 
lit ang mga pangyayaring ito, nagningas ang aking 
kaluluwa. Tinawag ko ang turtan na opisyal, ang 
mga gobernador, at pati ang kanilang mga katulong 
at ibinigay ko kaagad ang utos.”--Ancient Near 
Eastern Texts, p. 296. 

Isinugo ni Haring Senakerib ang Tartan kasama 
ang iba pang mga opisyal, kabilang ang Rabsases, 
na punong katiwala ng kopa ng hari at gumanap bi- 
lang tagapagsalita, upang ihatid sa Jerusalem ang 
ultimatum na sumuko. Posibleng nakatataas ang 
posisyon ng Tartan kung kaya siya ang unang naka- 
tala. (2Ha 18:17, 28-35) Isang Tartan ang isinugo ni 
Haring Sargon Il ng Asirya upang kubkubin ang 
lunsod ng Asdod, noong mga araw ni Isaias na pro- 
peta.--Isa 20:1. 


TARTARO. Isang tulad-bilangguan at ibina- 
bang kalagayan kung saan inihagis ng Diyos ang 
masuwaying mga anghel noong mga araw ni Noe. 

Ang salitang ito ay minsan lamang matatagpuan 
sa kinasihang Kasulatan, sa 2 Pedro 2:4. Sumulat 
ang apostol: “Ang Diyos nga ay hindi nagpigil sa 
pagpaparusa sa mga anghel na nagkasala, kundi, sa 
pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa Tartaro, 
inihagis sila sa mga hukay ng pusikit na kadiliman 
upang itaan sa paghuhukom.” Ang pananalitang 
“paghahagis sa kanila sa Tartaro” ay mula sa pandi- 
wang Griego na tartarro0o anupat nakapaloob dito 
mismo ang salitang “Tartaro.” 

Ang isang katulad na teksto ay matatagpuan sa 
Judas 6: “At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng 
kanilang orihinal na kalagayan kundi nag-iwan ng 
kanilang sariling wastong tahanang dako ay kani- 
yang itinaan sa mga gapos na walang hanggan sa 


1283 


ilalim ng pusikit na kadiliman ukol sa paghuhukom 
sa dakilang araw.” Upang ipakita kung kailan iniwan 
ng mga anghel na ito ang kanilang sariling wastong 
tahanang dako,” binanggit ni Pedro ang “mga espiri- 
tung nasa bilangguan, na naging masuwayin noon 
nang ang pagtitiis ng Diyos ay naghihintay noong 
mga araw ni Noe, habang itinatayo ang arka.” (1Pe 
3:19, 20) Tuwirang pinag-uugnay nito ang pangya- 
yaring iyon at ang ulat sa Genesis 6:1-4 may kinala- 
man sa “mga anak ng tunay na Diyos” na umiwan 
sa kanilang makalangit na tirahan upang sumiping 
sa mga babae noong mga panahon bago ang Baha at 
nagkaroon ng mga anak sa mga ito, anupat ang mga 
supling na iyon ay tinawag na mga Nefilim.---Ting- 
nan ang ANAK NG DIYOS, (MGA): NEFILIM. 

Mula sa mga tekstong ito, maliwanag na ang Tar- 
taro ay isang kalagayan sa halip na isang partikular 
na lokasyon, yamang sa isang talata ay tinutukoy 
ni Pedro ang masuwaying mga espiritung ito bi- 
lang nasa “mga hukay ng pusikit na kadiliman,” sa- 
mantalang tinutukoy naman sila ni Pablo bilang 
nasa “makalangit na mga dako” na mula roon ay 
namamahala sila sa kadiliman bilang balakyot na 
mga puwersang espiritu. (2Pe 2:4: Efe 6:10-12) Sa 
katulad na paraan, ang pusikit na kadiliman ay 
hindi literal na kawalan ng liwanag kundi resulta 
ng paghihiwalay sa kanila mula sa kaliwanagang 
nanggagaling sa Diyos bilang mga suwail na pi- 
nalayas mula sa kaniyang pamilya, anupat isang 
madilim na kinabukasan lamang ang magiging wa- 
lang-hanggang kahihinatnan nila. 

Samakatuwid, ang Tartaro ay hindi kapareho ng 
Sheol sa Hebreo at ng Hades sa Griego, na kapuwa 
tumutukoy sa karaniwang libingan ng sangkatau- 
han sa lupa. Malinaw itong mauunawaan sapagkat, 
bagaman ipinakikita ng apostol na si Pedro na na- 
ngaral si Jesu-Kristo sa “mga espiritung iyon na 
nasa bilangguan,' ipinakikita rin niya na ginawa ito 
ni Jesus, hindi noong tatlong araw siyang nakali- 
bing sa Hades (Sheol), kundi matapos siyang buha- 
ying-muli mula sa Hades.---1Pe 3:18-20. 

Gayundin, ang ibinabang kalagayan na isinasagi- 
sag ng Tartaro ay hindi dapat ipagkamali sa “kalali- 
man” kung saan ihahagis sa kalaunan si Satanas at 
ang kaniyang mga demonyo sa loob ng isang li- 
bong tadng pamamahala ni Kristo. (Apo 20:1-3) Lu- 
militaw na inihagis sa Tartaro ang masuwaying 
mga anghel noong “mga araw ni Noe” (1Pe 3:20), 
ngunit pagkaraan ng mga 2,000 taon ay masusum- 
pungan nating namamanhik sila kay Jesus na “hu- 
wag silang utusang pumaroon sa kalaliman. ”---Luc 
8:26-31: tingnan ang KALALIMAN. 

Ang salitang “Tartaro” ay ginagamit din sa mga 
paganong mitolohiya bago ang panahong Kristiya- 
no. Sa Iliad ni Homer, inilalarawan ang mitolohikal 
na Tartaro bilang isang bilangguan sa ilalim ng lupa 


TATIM-HODSI 


na “mas mababa kaysa sa Hades kung paanong ang 
lupa ay mas mababa kaysa sa langit.” Doon nakabi- 
langgo ang nakabababang mga diyos, si Cronus at 
ang iba pang mga espiritung Titan. Subalit gaya ng 
nakita na natin, ang Tartaro ng Bibliya ay hindi 
isang lugar kundi isang kalagayan at, samakatuwid, 
hindi iyon kapareho ng Tartarong ito ng Griegong 
mitolohiya. Gayunman, mahalagang pansinin na 
ang mitolohikal na Tartaro ay iniharap hindi bilang 
isang lugar para sa mga tao kundi bilang isang lu- 
gar para sa mga nilalang na nakahihigit sa tao. Kaya 
naman sa puntong iyan ay may pagkakatulad ang 
dalawang ito, yamang malinaw na ang maka-Kasu- 
latang Tartaro ay hindi kulungan para sa mga kalu- 
luwa ng mga tao (ihambing ang Mat 11:23) kundi 
para lamang sa balakyot na mga espiritung nakahi- 
higit sa tao na naghimagsik laban sa Diyos. 

Ang kalagayan ng lubos na pagkakababa na isina- 
sagisag ng Tartaro ay pasimula ng pagbubulid sa 
kalaliman na mararanasan ni Satanas at ng kani- 
yang mga demonyo bago magsimula ang Sanlibong 
Taong Paghahari ni Kristo. Susundan naman ito, 
pagkatapos ng isang libong taon, ng kanilang lu- 
bos na pagkapuksa sa “ikalawang kamatayan."”---Mat 
25:41: Apo 20:1-3, 7-10, 14. 


TATAK. Tingnan ang PANTATAK, TATAK. 


TATENAI. Ang gobernador ng Persianong pro- 
binsiya “sa kabilang ibayo ng Ilog” noong panahon 
ng paghahari ni Dario I (Hystaspis). Nang pasimu- 
lan na naman ng mga Judio na muling itayo ang 
templo noong ikalawang taon ni Dario (520 B.C.E.), 
si Tatenai at ang kaniyang mga kasamahan ay pu- 
maroon sa Jerusalem upang magsagawa ng pag- 
uusisa. Itinawag-pansin ng mga Judio ang orihinal 
na utos ni Ciro, dahil dito ay sumulat si Tatenai kay 
Dario anupat itinatanong kung nagpalabas nga ng 
gayong utos, gaya ng ipinakikipaglaban ng mga Ju- 
dio. Ang tinanggap na sagot ay nagpatibay sa utos 
ni Ciro at sa pagiging marapat ng gawain sa templo, 
at nagbabala ito kay Tatenai na huwag makialam 
kundi maglaan ng materyal na tulong sa mga Ju- 
dio. Ginawa naman ito ni Tatenai.---Ezr 4:24-6: 13. 


TATIM-HODSI. Isang “lupain” na nasa rutang 
dinaanan ng mga tagakuha ng sensus na isinugo ni 
David. (2Sa 24:4-6) Hindi alam kung saan ang ek- 
saktong lokasyon ng Tatim-hodsi. Gayunman, bi- 
nanggit ito sa pagitan ng Gilead at Dan-jaan, anu- 
pat ipinapalagay na ito'y nasa hilagaang bahagi ng 
Lupang Pangako. Ang edisyon ni Lagarde ng Grie- 
gong Septuagint ay kababasahan ng “lupain ng mga 
Hiteo patungong Kades,” isang kahawig na salin na- 
man ang ginamit ng ilang makabagong bersiyon. 
-JB, NE, RS. 


TATLONG TABERNA 


TATLONG TABERNA. Isang pahingahang- 
dako na pinatototohanan sa mga sinaunang akda, 
nasa Appian Way, ang kilalang lansangang-bayan 
na bumabagtas mula sa Roma hanggang sa Brundi- 
sium anupat dumaraan sa Capua. Marahil ay ibini- 
gay sa lugar na ito ang gayong pangalan dahil sa 
tatlong bahay-tuluyan kung saan maaaring humin- 
to ang mga manlalakbay upang magpahinga at 
magpanibagong-lakas. Ang lugar ng Tatlong Taber- 
na ay 49 na km (30 mi) sa TS ng Roma. Ang Pami- 
lihan ng Apio ay mas malayo pa roon nang mga 
15 km (9.5 mi) sa Appian Way. Sa ngayon, ilang 
guhong Romano na lamang ang nalalabi sa lu- 
gar na iyon. Nang marinig ang tungkol sa pagda- 
ting ni Pablo, ang isang bahagi ng delegasyon ng 
mga Kristiyano mula sa Roma ay naghintay sa 
Tatlong Taberna samantalang ang iba naman ay 
naglakbay hanggang sa Pamilihan ng Apio.---Gaw 
28:13-15. 


TATO. Isang permanenteng marka o disenyo sa 
balat na ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa 
balat upang lumikha ng mga pilat o sa pamamagi- 
tan ng pagpapasok ng pangkulay sa ilalim ng balat. 
Ipinagbawal sa mga Israelita ang kaugaliang ito, ba- 
gaman isang karaniwang kaugalian ito ng ilan sa 
ibang grupo ng sinaunang mga tao. (Lev 19:28) Ha- 
limbawa, may mga panahon noon na itinatato ng 
mga Ehipsiyo ang mga pangalan o mga sagisag ng 
kanilang mga bathala sa kanilang dibdib o mga bra- 
so. Kung susundin ng mga Israelita ang kautusan ni 
Jehova na huwag pasamain ang anyo ng kanilang 
mga katawan, mapapaiba sila mula sa iba pang mga 
bansa. (Deu 14:1, 2) Idiriin din sa kanila ng pagba- 
bawal na ito ang wastong paggalang sa katawan ng 
tao bilang lalang ng Diyos, anupat dapat itong ga- 
mitin upang parangalan siya.--Aw 100:3; 139:13- 
16; Ro 12:1. 


TAW [N]. Ang ika-22 at huling titik ng alpabe- 
tong Hebreo. Ang pangalan ng titik na ito ay literal 
na nangangahulugang “marka.” (Ihambing ang Eze 
9:4, tlb sa Rbi8.) Sa Hebreo, ito ang unang titik sa 
bawat isa sa walong talata ng Awit 119: 169-176. 


TEATRO. 


TEBA [Pagpatay]. Unang binanggit na anak ng 
kapatid ni Abraham na si Nahor sa babae nito na si 
Reuma. (Gen 22:23, 24) Ang kaniyang mga inapo 
ay maaaring may kaugnayan sa bayan ng Beta 
(Tibhat).--2Sa 8:8, 1Cr 18:8, tingnan ang BETA. 


TEBALIAS [posible, Mabuti Para kay Jehova]. 
Isang Meraritang Levita, ang ikatlong nakatalang 
anak ni Hosa, at isang bantay ng pintuang-daan no- 
ong panahon ni David.--1Cr 26:1, 10, 11, 16. 


Tingnan ang DULAAN, TEATRO. 


1284 


TEBET. Ang pangalan ng ikasampung buwang 
lunar ng mga Judio sa kanilang sagradong kalen- 
daryo pagkaraan ng pagkatapon, ngunit ikaapat na 
buwan naman sa sekular na kalendaryo. (Es 2:16) 
Katumbas ito ng huling bahagi ng Disyembre at 
unang bahagi ng Enero. Karaniwan nang tinutukoy 
lamang ito bilang ang “ikasampung buwan.”--1Cr 
27:13. 

Ang pangalang Tebet ay pinaniniwalaang ga- 
ling sa salitang-ugat na Akkadiano na nangangahu- 
lugang “lumubog,” at maaaring tumutukoy ito sa 
maputik na kalagayan sa buwang ito ng taglamig 
kapag kasagsagan ng pag-ulan. Kadalasang humu- 
hugos ang ulan sa taglamig, tulad niyaong tumapos 
sa tatlo-at-kalahating-taóng tagtuyot noong mga 
araw ni Elias o niyaong inilarawan ni Jesus sa kani- 
yang ilustrasyon tungkol sa bahay, na ang mabuha- 
nging pundasyon ay natangay ng humahagupit na 
ulan. (1Ha 18:45; Mat 7:24-27) Ayon sa The Geog- 
raphy of the Bible ni Denis Baly (1957, p. 50), ang 
huling bahagi ng Disyembre ay may kaakibat na 
madalas na matinding lamig sa maburol na lupain 
at paminsan-minsang pagpatak ng niyebe sa Jeru- 
salem. (2Sa 23:20) Bagaman hindi ito pangkarani- 
wan, may mga panahon na ang mga daan ay pan- 
samantalang nahaharangan ng matinding pag-ulan 
ng niyebe. Maaaring sa buwang ito ng Tebet nahad- 
langan noon ng matinding pag-ulan ng niyebe ang 
Siryanong kumander ng hukbo na si Tryphon ha- 
bang patungo siya sa Jerusalem. (Jewish Antiqui- 
ties, XIII, 208 [vi, 6]; 1 Macabeo 13:22) Maliwanag 
na ang buwan ng Tebet ay hindi isang buwan para 
sa paglalakbay, ni buwan man ito para magpalipas 
ng gabi sa parang ang mga pastol. Dahil sa mga ito, 
at sa iba pang mga kadahilanan, hindi maaaring ito 
ang buwan nang isilang si Jesus. 

Ikasampung araw noon ng Tebet ng 609 B.C.E. 
nang simulan ni Nabucodonosor ang kaniyang pag- 
kubkob sa lunsod ng Jerusalem. (2Ha 25:1, Jer 39:1, 
52:4: Eze 24:1, 2) Malamang na ipinangingilin ng 
mga Judio “ang pag-aayuno sa ikasampung buwan” 
bilang paggunita sa pangyayaring ito.---Zac 8: 19. 


TEBEZ. Isang lunsod na may matibay na tore. 
Nang makuha ni Abimelec ang Tebez at tangkain 
niyang salakayin ang tore kung saan nanganlong 
ang mga taong-bayan, isang babae ang naghagis sa 
kaniya ng pang-ibabaw na gilingang-bato mula sa 
ibabaw ng pader. Dahil nabasag ang kaniyang bu- 
ngo nang tamaan nito, iniutos ni Abimelec sa kani- 
yang tagapaglingkod na patayin siya upang walang 
makapagsabi, “Isang babae ang nakapatay sa kani- 
ya.”--Huk 9:50-54: 2Sa 11:21. 

Ang Tebez ay pansamantalang iniuugnay sa ma- 
kabagong Tubas, na mga 15 km (9.5 mi) sa HHS ng 


1285 


Sikem, bagaman walang mga labi roon na magpa- 
patunay na iyon nga ang lugar na ito. 


TEHAPNEHES. Tingnan ang TAPANES, TAPAN- 
HES, TEHAPNEHES. 
TEHINA [Paghiling ng Lingap]. Inapo ni Kelub 


sa mga talaangkanan ni Juda. Kinikilala rin siya bi- 
lang ama ng Ir-nahas, malamang na nangangahu- 
lugang siya ang nagtatag ng komunidad na may ga- 
yong pangalan.--1Cr 4:11, 12. 


TEKEL. 


TEKOA. Isang bayan sa teritoryo ng Juda. Ka- 
raniwang ipinapalagay na ito ay ang Khirbet 'et- 
Tuqu', na mga 16 na km (10 mi) sa T ng Jerusalem 
at nasa isang lugar na may taas na mga 820 m 
(2,700 piye). Nasa gawing S nito ang kahabaan ng 
Ilang ng Juda, at lumilitaw na bahagi ng ilang na ito 
ang “ilang ng Tekoa” (kung saan dumanas ng ma- 
saklap na pagkatalo ang mga Ammonita, mga Moa- 
bita, at ang mga hukbo mula sa Bundok Seir noong 
panahon ng paghahari ni Jehosapat). (2Cr 20:20, 
24) Muling itinayo at pinatibay ni Haring Rehobo- 
am, na apo ni David, ang Tekoa. Sa loob ng mara- 
ming siglo mula noon, ang lunsod ay nagsilbing 
isang himpilan sa sistemang pandepensa ng Juda. 
(2Cr 11:5, 6; ihambing ang Jer 6:1.) Ito ang bayan ni 
Ikes na ama ni Ira na isa sa makapangyarihang 
mga lalaki ni David. (1Cr 11:26, 28) Nagmula rito 
ang babaing marunong na tinagubilinan ni Joab 
na mamanhik kay Haring David alang-alang kay 
Absalom. (2Sa 14:1-21) At noong ikasiyam na sig- 
lo B.C.E., nag-alaga rito ng mga tupa ang propetang 
si Amos.--Am 1:1. 

Maaaring ipalagay ng iba na ang Tekoa na bi- 
nanggit sa mga rekord ng talaangkanan ng Juda 
(1Cr 2:3, 24; 4:5) ay isang anak ni Ashur. Gayun- 
man, sa 1 Cronica 4:5-7, walang Tekoa na nakata- 
lang kabilang sa pitong anak ng dalawang asawa ni 
Ashur. Ipinahihiwatig nito na maaaring si Ashur ay 
hindi ama ng isang anak na nagngangalang Tekoa 
kundi ang nagtatag ng bayang ito o nagpasimula ng 
populasyon nito. 


TEKOITA [Ng (Mula sa) Tekoa]. Taong nanini- 
rahan sa Tekoa. (2Cr 11:6, Jer 6:1) Ang terminong 
ito ay ikinapit kay Ikes na ama ni Ira na mandirig- 
ma ni David. (2Sa 23:26, 1Cr 11:28, 27:9) Ikinapit 
din ito sa babaing marunong na pinakiusapan ni 
Joab na magpanggap na balo sa harap ni David sa 
isang pakana para pabalikin si Absalom mula sa 
pagkakatapon. (2Sa 14:2, 4, 9) Pagkabalik ng mga 
Judio mula sa pagkatapon sa Babilonya, kabilang 
ang mga Tekoita sa mga tumulong sa pagkukumpu- 
ni ng mga pader ng Jerusalem, bagaman hindi tu- 


Tingnan ang MENE. 


TELA, I 


mulong sa gawain ang kanilang “mga taong mariri- 
ngal” (“mga taong mahal,” AT).—Ne 3:5, 27. 


TELA, I [sa Ingles, cloth]. Isang kayo na gina- 
gawa sa pamamagitan ng paghahabi. Bagaman ka- 
unti ang nalalaman tungkol sa pag-iikid at pag- 
hahabing ginawa ng mga Israelita, maliwanag na 
pamilyar na pamilyar sila sa mga kasanayang ito. 
Sa Ehipto, nakahukay ang mga arkeologo ng mga 
larawang ipininta sa pader na nagpapakita ng mga 
babaing naghahabi at nag-iikid, pati na ng habi- 
hang ginagamit. Nasumpungan naman sa Girga, sa 
Mataas na Ehipto, ang isang Ehipsiyong modelo ng 
gawaan ng tela na may isang pahigang habihan. 
--Tingnan ang PAGHAHARI. 

Ang mahabang damit na yari sa mainam at ma- 
puting lino na isinusuot ng Aaronikong mataas na 
saserdote ay dapat habihin nang may disenyong 
pari-parisukat. Pinatutunayan nito na ang mga Is- 
raelita ay marunong maghabi at nakalilikha sila ng 
mga disenyo sa kanilang mga tela.---Exo 28:39. 

Noong itinatayo ang tabernakulo, pinahusay at pi- 
natalas ng banal na espiritu ng Diyos ang kakaya- 
han ng mga dalubhasang sina Bezalel at Oholi- 
ab upang magawa nila ang kinakailangang gawain 
nang eksakto ayon sa parisang ibinigay ni Jehova. 
(Exo 35:30-35) Mayroon ding mga babae na mahu- 
husay sa gawaing ito, anupat nag-iikid ng mga si- 
nulid na mula sa hibla ng lino [flax] at mula sa ba- 
lahibo ng hayop. (Exo 35:25, 26) Noong ginagawa 
ang kayo para sa epod ni Aaron na mataas na saser- 
dote, ang mga manggagawa ay 'nagpitpit ng mga 
laminang ginto hanggang sa ang mga ito'y maging 
maninipis na piraso, at pumutol ng mga hibla upang 
itahing kasama ng sinulid na asul at lanang tinina 
sa mamula-mulang purpura at sinulid na iskarla- 
tang kokus at mainam na lino, na gawa ng isang 
burdador.'--Exo 39:2, 3. 

Binabanggit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan 
ang mga kayo na yari sa balahibo ng kamelyo at 
seda. (Mat 3:4, Apo 18:12) Hindi alam kung ang 
mga Hebreo ay gumamit ng algudon [cotton]. Sa Es- 
ther 1:6, binabanggit na ang algudon ay ginamit sa 
palasyo ng Persia sa Susan. Kilala sa India ang algu- 
don, malamang ay mula pa noong mga 800 B.C.E., 
at sinasabi ng istoryador na si Pliny na ginamit ito 
sa Ehipto. Sa ngayon, ang halamang bulak na pinag- 
kukunan ng algudon ay itinatanim sa Israel. Noon, 
ang mga materyales na hindi produkto ng Israel ay 
nakukuha ng mga Hebreo sa mga naglalakbay na 
mangangalakal na dumaraan sa Israel mula sa Sila- 
ngan at sa Kanluran. 

Ang telang lino [linen] ay hinahabi mula sa mga 
hibla ng halamang lino [flax], na mas mahaba kay- 
sa sa mga hibla ng bulak at mas madaling ikirin 


TELA, I 


bagaman mas mahirap itina. Ang lino ay naging 
mahalagang bahagi ng mga kasuutan ng mga hari 
at ng matataas na opisyal. Nang gawin siyang isang 
tagapamahala sa Ehipto, si Jose ay dinamtan ng 
“mga kasuutan na mainam na lino.” (Gen 41:42) Ga- 
yundin, nang lumabas si Mardokeo mula sa harap 
ng hari ng Persia, siya'y nakadamit-hari na asul at 
lino. (Es 8:15) Gustung-gusto ng mga kababaihan 
ang mga pananamit na yari sa lino.---Kaw 31:22. 

Noon, ang iba pang mga materyales na ginagamit 
para sa mga kasuutan ay balat, katad, at balahibo 
ng hayop. Ang mga tolda ay yari sa balat o balahi- 
bo ng kambing. (Exo 26:7, 14) May natagpuang mga 
gamusang balahibo ng hayop. Sa 1 Samuel 19: 13, bi- 
nanggit ang isang lambat na yari sa balahibo ng 
kambing. 

Mga Kulay. Nakagagawa ng iba't ibang kulay 
ng tela ang mga taong nabuhay sa mga lupaing bi- 
nanggit sa Bibliya. Nang ilarawan ang mga kurtina 
para sa tabernakulo at ang mga kasuutan para sa 
santuwaryo, binanggit ng Bibliya ang mga kulay na 
asul, iskarlata, at mamula-mulang purpura. (Exo 
26:1: 28:31, 33) Sari-saring mga kulay ang nalilikha 
kapag ginamit na pantina sa mga tela ang tatlong 
kulay na ito. Halimbawa, isang guhit-guhit na kasu- 
utan ang ibinigay kay Jose ng kaniyang amang si 
Jacob. (Gen 37:3, 32) Ang anak na babae ni David 
na si Tamar ay nakasuot ng mahabang damit na gu- 
hit-guhit, “sapagkat gayon nagsusuot ng mga damit 
na walang manggas ang mga anak na babae ng 
hari, na mga dalaga.” (2Sa 13:18) Makalilikha rin ng 
iba't ibang kulay o disenyo kung gagamit ng mag- 
kakaibang kulay sa hiblang paayon at sa hiblang pa- 
halang.--Tingnan ang TINA, PAGTITINA. 

Ang Tabernakulo. Noong itinatayo ang taber- 
nakulo, sampung “telang pantolda” (sa Heb., yeri- 
oth’) na yari sa mainam na linong pinilipit at sa 
lana, na may burdang mga kerubin, ang nagsilbing 
pangunahing pantakip ng mga hamba, anupat na- 
kikita ng mga saserdoteng naglilingkod sa loob ng 
tabernakulo ang mga kerubing nasa pagitan ng mga 
hamba. (Exo 26:1, 2) Telang yari sa balahibo ng 
kambing naman ang sumunod na ipinantakip. (Exo 
26:7, 8) Nagsilbi itong proteksiyon sa burdadong 
lino. Yari rin sa lino at lana ang mga kurtina o pan- 
tabing na nakasabit sa mga pasukan ng mga silid ng 
dakong Banal at ng Kabanal-banalan, at ang panta- 
bing ng Kabanal-banalan ay may burdang mga ke- 
rubin. (Exo 26:31-37) Ang mga linong telang pan- 
tolda ay may lapad na 4 na siko (1.8 m, 5.8 piye) at 
haba na 28 siko (12.5 m, 40.8 piye). Ang dakong H 
at dakong T ng looban naman ay kapuwa 100 siko 
(44.5 m; 146 na piye).--Exo 27:9-11. 

Kapag inililipat ng lokasyon ang tabernakulo, mga 
telang asul at telang yari sa sinulid na iskarlatang 


1286 


kokus at telang lana na tinina sa mamula-mulang 
purpura ang ginagamit na pantakip sa kaban ng ti- 
pan, sa mesa ng tinapay na pantanghal, sa kande- 
lero, sa altar ng insenso, sa altar ng handog na 
sinusunog, at sa iba pang mga kagamitan sa pagli- 
lingkod. (Espesipikong binanggit ang kulay o mga 
kulay ng tela para sa bawat kagamitang ito.)—Bil 
4:4-14. 

Iba Pang mga Pinaggagamitan. Ang mga 
telang pamigkis ay ipinambibilot sa mga bagong- 
silang na sanggol. (Luc 2:7) Nakaugalian din ng mga 
Judio na ihanda ang mga bangkay para sa libing 
anupat binabalot nila ang mga iyon ng malilinis na 
bendang lino na may mga espesya (hindi ito pag- 
eembalsamo ng patay na gaya ng ginagawa ng mga 
Ehipsiyo). (Ju 19:40, Mat 27:59) Pagkatapos ng pag- 
kabuhay-muli ni Jesus, nakita nina Juan at Pedro sa 
libingan ang mga benda at telang ginamit kay Je- 
sus, anupat ang tela ay nakarolyo na at nakalapag 
nang hiwalay. (Ju 20:5-7) Nang lumabas si Lazaro 
sa libingan matapos siyang buhaying-muli, ang ka- 
niyang mukha ay nababalutan pa ng tela, lumilitaw 
na isang mahabang piraso ng kayong lino na inila- 
gay sa ulo niya noong ilibing siya.--Ju 11:44. 

Noon, ang salapi ay itinatago nang nakabalot sa 
tela. Ganito itinago ng balakyot na aliping tinukoy 
sa ilustrasyon ni Jesus ang kaniyang mina, sa halip 
na ipuhunan iyon. (Luc 19:20) Kadalasan, ang salapi 
ay isinisilid sa makakapal na tupi ng kasuutan sa 
bandang dibdib, at malamang ay nakabalot din sa 
tela. 

Ipinag-utos ng Diyos sa bayan ng Israel: “Huwag 
kang magsusuot ng pinaghalong tela na yari sa pi- 
nagsamang lana at lino.” (Deu 22:11: tingnan din 
ang Lev 19:19.) Tungkol dito, ganito ang sabi ng 
Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, 1973, Tomo 14, 
tud. 1213): “Kapansin-pansin na ang pananamit ng 
mga saserdote ay eksemted sa pagbabawal ng [sha- 
@tnez'] [kasuutang yari sa dalawang magkaibang 
uri ng sinulid, NW]. Sa Exodo 28:6, 8, 15 at 39:29, 
iniutos na ang iba't ibang piraso ng pananamit na 
ito ay dapat na gawa sa magkahabing lino at kinu- 
layang lana. .. . Ipinahihiwatig nito na ipinagbawal 
ang kombinasyong iyon ng mga materyales dahil 
iyon ay eksklusibong para sa sagradong dako.” 

Makasagisag na Paggamit. Dahil sa kalini- 
san at kadalisayan ng maputing lino, ginagamit ito 
sa Kasulatan upang sumagisag sa katuwiran. Ang 
mga kasuutan ng mataas na saserdote, samakatu- 
wid nga, ang mga karsonsilyo, mahabang damit, 
at turbante, gayundin ang mga karsonsilyo, ma- 
hahabang damit, at mga kagayakan sa ulo ng 
mga katulong na saserdote, ay yari sa mainam at 
maputing lino. (Exo 28:39-42, ihambing ang Job 
29:14.) Ang kasintahang babae ng Kordero ay na- 


1287 


gagayakan ng maningning, malinis, at mainam na 
lino, sapagkat “ang mainam na lino ay kumakata- 
wan sa matuwid na mga gawa ng mga banal.” 
(Apo 19:8) Ang makalangit na mga hukbong su- 
musunod kay Jesu-Kristo ay inilalarawang nada- 
ramtan ng mapuputi, malilinis, maiinam na lino. 
(Apo 19:14) Ang Babilonyang Dakila, na yumaman 
dahil sa mga kalakal nitong kinabibilangan ng ma- 
inam na lino, ay nagpapanggap na matuwid, anu- 
pat siya'y “nadaramtan ng mainam na lino,” sa- 
mantalang nagsasagawa ng pagpapatutot.---Apo 
18:3, 12, 16; tingnan ang ALGUDON, DAMIT. 


TELA, II. Isang Efraimitang ninuno ni Josue 
na anak ni Nun.— 1Cr 7:20, 25-27. 


TEL-ABIB [Bunton ng mga Luntiang Uhay]. 
Isang lugar sa tabi ng ilog ng Kebar sa lupain ng 
mga Caldeo kung saan itinapon si Ezekiel at ang 
ibang mga Judio. Hindi alam kung saan ang eksak- 
tong lokasyon nito.--Eze 1:1-3, 3:15, tingnan ang 
KEBAR. 


TELAIM. Isang lugar: lumilitaw na nasa Juda. 
Dito binilang ni Saul ang kaniyang mga hukbo bago 
niya pinabagsak ang mga Amalekita. (1Sa 15:1-4) 
Waring ang Telaim ay ang Telem din na nakatalang 
kasama ng mga Judeanong lunsod sa timugan. (Jos 
15:21, 24) Malamang na maiuugnay rin ito sa “Te- 
lam. ”--ISa 27:8. 


TELAM. labindalawang manuskrito ng Grie- 
gong Septuagint ang nagsasabi na ang Tela(m) ay 
isa sa mga hangganan ng mga tirahan ng mga Ge- 
surita, mga Girzita, at mga Amalekita noong pana- 
hon ni David. (1Sa 27:8) Waring iniuugnay nito ang 
Telam sa Telaim, na tinukoy sa 1 Samuel 15:4, at sa 
Telem sa hilagang Juda. (Jos 15:21, 24) Sa 1 Samu- 
el 27:8, ang Hebreong tekstong Masoretiko ay kaba- 
basahan ng “mula pa noong sinaunang panahon,” 
na naiiba sa pananalitang “mula sa Telam” dahil la- 
mang sa dalawang katinig na Hebreo. 


TELANG-SAKO. Isang magaspang na tela na 
ginagamit noon sa paggawa ng mga sako, o mga su- 
pot, gaya niyaong mga pinaglalagyan ng mga hutil. 
Kadalasa'y hinabi ito mula sa maitim na balahibo ng 
kambing. (Apo 6:12, Isa 50:3) Ang salitang Hebreo 
para sa telang-sako (sag) ay ginagamit din upang 
tumukoy sa mga supot na gawa sa materyal na ito. 
--Gen 42:25: Jos 9:4. 

Ito ang naging tradisyonal na kasuutan noon sa 
pagdadalamhati, at una nating nabasa ang pagga- 
mit nito noong magdalamhati si Jacob sa diumano'y 
pagkamatay ng kaniyang anak na si Jose, anupat 
nagbigkis siya ng telang-sako sa kaniyang mga ba- 
lakang. (Gen 37:34, 2Sa 3:31) Sa ilang kalagayan, 


TEL-HARSA 


inuupuan ito ng mga nagdadalamhati o kaya'y hini- 
higaan sa pagtulog. (2Sa 21:10, Isa 58:5, Joe 1:13) 
Nang magmakaawa ang mga lingkod ni Ben-hadad 
kay Ahab na huwag patayin ang kanilang hari, pu- 
maroon sila na may telang-sako sa kanilang mga 
balakang at mga lubid sa kanilang mga ulo. (1Ha 20: 
31, 32) Kung minsa'y isinusuot ito bilang pinaka- 
panloob at pinapatungan ng iba pang damit (Job 
16:15: Isa 32:11: 1Ha 21:27, 2Ha 6:30), samantalang 
sa ibang kaso naman ay posibleng “ibinibigkis' la- 
mang ito sa ibabaw ng mga pang-ilalim na kasuu- 
tan.---Eze 7:18: Joe 1:8. 

Bilang resulta ng pangangaral ni Jonas, ang hari 
ng Nineve ay nagpalabas ng isang batas na hindi la- 
mang ang mga taong-bayan ng lunsod ang dapat 
sumunod sa kaniyang halimbawa ng pagsusuot ng 
telang-sako kundi maging ang mga “alagang hayop” 
ay dapat ding damtan nito.---Jon 3:6-8. 

Paminsan-minsan ay nagsusuot din ng telang- 
sako ang mga propetang Hebreo. Ginagawa nila ito 
kasuwato ng mga babalang mensahe at ng mga pa- 
nawagang magsisi na iniatas sa kanila na ihatid, 
o kapag nananalangin sila lakip ang mga kapahaya- 
gan ng pagsisisi para sa bayan. (Isa 20:2, Dan 9:3, 
ihambing ang Apo 11:3.) Isinusuot ito ng hari at ng 
bayan sa mga panahon ng malaking krisis o kapag 
nakatatanggap sila ng mga balita ng kapahamakan. 
--2Ha 19:1, Isa 15:3: 22:12. 


TEL-ASAR. Isang dako na tinahanan ng “mga 
anak ng Eden” at binanggit kasama ng Gozan, Ha- 
ran, at Rezep---mga lugar sa hilagang Mesopotamia. 
(2Ha 19:12, Isa 37:12) Ipinaghambog ni Senakerib, 
sa pamamagitan ng kaniyang mga mensahero, na 
ang mga diyos na sinasamba ng mga tao sa mga 
dakong ito ay hindi nakapagligtas sa kanila mula 
sa kapangyarihan ng kaniyang mga ninuno. Dahil 
sa pagtukoy sa “mga anak ng Eden,” karaniwang ini- 
uugnay ang Tel-asar sa maliit na kaharian ng Bit- 
adini na nasa gilid ng Mataas na Eufrates. Kapu- 
wa tinukoy ng mga Asiryanong monarka na sina 
Tiglat-pileser III at Esar-hadon ang isang Til-Ashu- 
ri, ngunit ang lokasyon nito ay itinuturing na mala- 
pit sa Asiryanong hanggahan ng Elam. Dahil dito, 
ang pagkakakilanlan ng Tel-asar ay hindi pa rin ma- 
tiyak. 


TELEM. 

1. Isang bantay ng pintuang-daan na kabilang sa 
mga nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
noong mga araw ni Ezra.--Ezr 10:16, 17, 24. 

2. Isang lunsod sa timugang bahagi ng Juda. (Jos 
15:21, 24) Posibleng ito rin ang Telaim. 


TEL-HARSA. Isang lugar sa Babilonya. Dito 
nanggaling ang ilang tao na hindi nakapagpatunay 
ng kanilang talaangkanan bilang mga Israelita nang 


TEL-MELA 


dumating sila sa Juda kasama ng mga tapon noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 59: Ne 7:6, 61) Maliban dito'y 
hindi alam kung saan ang lugar na ito. 


TEL-MELA [Bunton ng Asin]. Isa sa mga lugar 
sa Babilonya. Dito nanggaling ang ilang indibiduwal 
na hindi nakapagsabi ng kanilang talaangkanan 
nang dumating sila sa Juda noong 537 B.C.E.---Ezr 
2:1, 59: Ne 7:6, 61. 


TEMA. 

1. Isa sa mga anak ni Ismael.--Gen 25:13-15, 
1Cr 1:29, 30. 

2. Ito rin ang makabagong Taima, isang oasis na 
mga 400 km (250 mi) sa TS ng Ezion-geber, kung 
saan nagtatagpo ang dalawang pangunahing ruta 
ng mga pulutong na naglalakbay. (Job 6:19) Ang 
Tema, pati na ang kalapit na Dedan, ay binabanggit 
sa mga hula nina Isaias (21:13, 14) at Jeremias 
(25:15-23). Sa huling nabanggit na hula, ang Tema 
ay espesipikong tinukoy bilang isa sa mga lugar na 
ang mga tumatahan doon ay mapipilitang uminom 
ng ‘kopa ng alak ng pagngangalit’ ni Jehova. Lumi- 
litaw na nagtatag ang Babilonyong si Haring Nabo- 
nido ng ikalawang kabisera sa Tema, anupat iniiwan 
si Belsasar upang mangasiwa sa Babilonya kapag 
wala siya roon. 


TEMAH. Ninuno ng isang pamilya ng mga Ne- 
tineo na bumalik mula sa Babilonya patungong Je- 
rusalem kasama ni Zerubabel.--Ezr 2:1, 2, 43, 53; 
Ne 7:55. 


TEMAN [Gawing Kanan: Timog]. 

1. Isang inapo ni Esau sa pamamagitan ng kani- 
yang panganay na si Elipaz (Gen 36:10, 11: 1Cr 
1:35, 36): isang Edomitang shik.--Gen 36:15, 16, 
34,42. 

2. Isang dako na iniuugnay ng ilang iskolar sa 
Tawilan, mga 5 km (3 mi) sa S ng Petra. Maliwanag 
na ito ay isang Edomitang lunsod o distrito (na lu- 
pain ng mga Temanita), kung saan nanirahan ang 
mga inapo ni Teman. (Gen 36:34, Jer 49:7, 20, Eze 
25:13, Am 1:11, 12, Ob 9) Ang dakong ito ay nakila- 
la bilang isang sentro ng karunungan. (Jer 49:7) Sa 
aklat ng Habakuk, ang Diyos ay tinutukoy na nang- 
galing sa “Teman, ang isa ngang Banal mula sa Bun- 
dok Paran.” Maaaring tumutukoy ito sa pagsikat ni 
Jehova sa kaluwalhatian, anupat ang kaniyang kari- 
lagan ay nakikita mula sa mga bundok habang iti- 
natawid niya sa Edom ang kaniyang bagong-tatag 
na bansa patungo sa Lupang Pangako.---Hab 3:3, 4; 
ihambing ang Deu 33:2. 


TEMANITA [Ng (Mula sa) Teman]. Isang ter- 
mino na karaniwang inuunawa na tumutukoy sa 
isang katutubo ng Teman sa Edom. Isang naunang 


1288 


Edomitang hari, si Husam, ang nagmula sa “lupain 
ng mga Temanita,” at si Elipaz, isa sa tatlong kasa- 
mahan ni Job, ay isang Temanita. (Gen 36:31-34, 
Job 2:11, 4:1, 42:7) Ang bagay na si Elipaz ay nag- 
mula sa Teman sa Edom ay ipinahihiwatig ng pag- 
kaunawa na ang lupain ng Uz, kung saan nani- 
rahan si Job, ay malapit sa Edom. Gayunman, 
naniniwala ang ilang iskolar na may posibilidad na 
ang Elipaz na binanggit sa aklat ng Job ay, hindi 
mula sa Teman, kundi mula sa Tema, isang dako na 
iniuugnay sa isang oasis sa Peninsula ng Arabia na 
mga 400 km (250 mi) sa TS ng Ezion-geber.---Job 
6:19. 


TEMENI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “gawing kanan, timog']. Isang anak ni 
Ashur sa kaniyang asawang si Naara; mula sa tribo 
ni Juda.— 1Cr 4:1, 5, 6. 


TEMPLO. Isang tirahan ng Diyos, isang sagra- 
dong dako o santuwaryo, maaaring pisikal o espiri- 
tuwal, na ginagamit sa pagsamba. Ang salitang 
Hebreo na heh-khal, isinasalin bilang “templo,” ay 
nangangahulugan ding “palasyo.” Ang Griegong 
hi'eron' at na-os' ay kapuwa isinasalin bilang “tem- 
plo” at maaaring tumukoy sa kabuuan ng mga gu- 
sali at bakuran ng templo o sa pangunahing gusali 
nito, kung minsan, ang naos’, na nangangahulu- 
gang “santuwaryo” o “tirahan (tahanan) ng Diyos,” 
ay espesipikong tumutukoy sa sagradong pinakalo- 
ob na mga silid ng templo.-- Tingnan ang DAKONG 
BANAL. 

Ang Templo ni Solomon. Masidhing ninais ni 
Haring David na ipagtayo si Jehova ng bahay na 
paglalagyan ng kaban ng tipan, na noo'y “tumata- 
han sa gitna ng mga telang pantolda.” Nalugod si 
Jehova sa panukala ni David ngunit sinabi Niya kay 
David na, dahil nagbubo siya ng maraming dugo 
sa pakikipagdigma, ang kaniyang anak (si Solo- 
mon) ang magkakapribilehiyong magtayo ng tem- 
plo. Hindi naman ibig sabihin nito na hindi sina- 
sang-ayunan ng Diyos ang mga pakikipagdigma ni 
David alang-alang sa pangalan ni Jehova at alang- 
alang sa Kaniyang bayan. Sa halip, ang templo ay 
itatayo sa kapayapaan sa pamamagitan ng isang ta- 
ong mapayapa.--2Sa 7:1-16, 1Ha 5:3-5, 8:17: 1Cr 
17:1-14: 22:6-10. 

Halaga. Nang maglaon, binili ni David ang gi- 
ikan ni Ornan (Arauna) na Jebusita sa Bundok Mo- 
ria upang pagtayuan ng templo. (2Sa 24:24, 25; 
1Cr 21:24, 25) Nagtipon siya ng 100,000 talento na 
ginto, 1,000,000 talento na pilak, at ng pagkarami- 
raming tanso at bakal, bukod pa sa pag-aabuloy ng 
3,000 talento na ginto at 7,000 talento na pilak 
mula sa sarili niyang kayamanan. Mula sa mga 


1289 


prinsipe ay tumanggap naman siya ng mga abu- 
loy na ginto na nagkakahalaga ng 5,000 talen- 
to at 10,000 darik at pilak na nagkakahalaga ng 
10,000 talento, at napakaraming bakal at tanso. 
(1Cr 22:14: 29:3-7) Ang lahat ng ito, na umaabot 
nang 108,000 talento at 10,000 darik na ginto at 
1,017,000 talento na pilak, ay magkakahalaga ng 
S48,337,047,000 sa kasalukuyang panahon. Hindi 
naman nagamit ng kaniyang anak na si Solomon 
ang lahat ng mga ito sa pagtatayo ng templo: ang 
natira ay inilagay nito sa ingatang-yaman ng tem- 
plo.---1Ha 7:51; 2Cr 5:1. 

Mga manggagawa. Pinasimulang itayo ni Ha- 
ring Solomon ang templo para kay Jehova no- 
ong ikaapat na taon ng kaniyang paghahari 
(1034 B.C.E.), nang ikalawang buwan, ang Ziv, at si- 
nunod niya ang arkitektural na plano na tinanggap 
ni David sa pamamagitan ng pagkasi. (1Ha 6:1; 1Cr 
28:11-19) Nagpatuloy ang gawaing ito sa loob ng pi- 
tong taon. (1Ha 6:37, 38) Kapalit ng trigo, sebada, 
langis, at alak, si Hiram na hari ng Tiro ay naglaan 
ng mga tabla mula sa Lebanon gayundin ng mga 
dalubhasang manggagawa sa kahoy at bato. Nag- 
sugo rin siya ng isang natatanging dalubhasang 
manggagawa, na nagngangalan ding Hiram, na ang 
ama ay taga-Tiro at ang ina naman ay isang Israe- 
lita na mula sa tribo ni Neptali. Ang lalaking ito ay 
isang mahusay na manggagawa sa ginto, pilak, tan- 
so, bakal, kahoy, bato, at kayo.-- 1Ha 5:8-11, 18; 7: 
13, 14, 40, 45; 2Cr 2:13-16. 

Sa pag-oorganisa ni Solomon sa gawain, tumawag 
siya ng 30,000 lalaki mula sa Israel, at isinugo niya 
ang mga ito sa Lebanon sa rilyebong 10,000 bawat 
buwan, anupat sa pagitan ng kanilang mga rilyebo 
ay nananatili sila nang dalawang buwan sa kanilang 
mga tahanan. (1Ha 5:13, 14) Mula sa “mga nanini- 
rahang dayuhan" sa lupain ay tumawag din siya ng 
70,000 lalaki bilang mga tagapagdala ng pasan, at 
bilang mga maninibag, 80,000. (1Ha 5:15; 9:20, 21, 
2Cr 2:2) Bilang mga kapatas na namamahala sa ga- 
wain, nag-atas si Solomon ng 550 lalaki at ng 3,300 
iba pa na lumilitaw na nagsilbing mga katulong ng 
mga iyon. (1Ha 5:16, 9:22, 23) Waring sa mga ito, 
250 ay mga Israelita at 3,600 ay “mga naninirahang 
dayuhan" sa Israel.--2Cr 2:17, 18. 

Haba ng ginamit na “siko.” Sa sumusunod 
na pagtalakay hinggil sa mga sukat ng tatlong 
templo---yaong itinayo ni Solomon, ni Zerubabel, 
at ni Herodes--kukuwentahin natin ang mga ito 
salig sa siko na 44.5 sentimetro (17.5 pulgada). Ga- 
yunman, posible na ginamit nila noon ang mas 
mahabang siko na mga 51.8 sentimetro (20.4 pul- 
gada).--Ihambing ang 2Cr 3:3 (na bumabanggit 
ng “haba sa siko ayon sa dating sukat,” na marahil 


TEMPLO 


ay mas mahaba kaysa sa siko na karaniwang gina- 
mit nang maglaon) at ang Eze 40:5: tingnan ang 
SIKO. 

Plano at mga materyales. Ang templo, na 
isang napakaringal na istraktura, ay isinunod sa 
pangkalahatang plano ng tabernakulo. Gayunman, 
ang panloob na mga dimensiyon ng dakong Banal 
at ng Kabanal-banalan nito ay mas malaki kaysa sa 
panloob na mga dimensiyon ng dakong Banal at ng 
Kabanal-banalan ng tabernakulo. Ang dakong Ba- 
nal ng templo ay may haba na 40 siko (17.8 m; 
58.3 piye), may lapad na 20 siko (8.9 m; 29.2 piye), 
at maliwanag na may taas na 30 siko (13.4 m, 
43.7 piye). (1Ha 6:2, 17) Ang Kabanal-banalan na- 
man ay hugis-kubiko anupat 20 siko ang bawat pa- 
nig nito. (1Ha 6:20, 2Cr 3:8) Bukod dito, sa ibabaw 
ng Kabanal-banalan ay may mga silid-bubungan 
na humigit-kumulang 10 siko (4.5 m; 14.6 piye) ang 
taas. (1Cr 28:11) Sa palibot ng templo, sa tatlong ta- 
giliran nito, ay mayroon ding panggilid na kayari- 
an, na may mga imbakang silid, at iba pa.--1Ha 
6:4-6, 10. 

Bato at kahoy ang pangunahing mga materyales 
na ginamit sa templo. Ang sahig ng dakong Banal at 
ng Kabanal-banalan ay kinalupkupan ng kahoy ng 
enebro; ang mga dingding ay yari sa sedro na nili- 
lukan ng inukit na mga kerubin, puno ng palma, at 
bulaklak, ang lahat ng dingding at kisame ay kina- 
lupkupan ng ginto. (1Ha 6:15, 18, 21, 22, 29) Ang 
mga pinto ng dakong Banal (sa pasukan ng templo) 
ay gawa sa enebro---na inukitan at kinalupkupan ng 
gintong palara. (1Ha 6:34, 35) Mga pinto na yari na- 
man sa kahoy ng punong-langis, anupat inukitan 
din at kinalupkupan ng ginto, ang nagsisilbing pa- 
sukan sa pagitan ng dakong Banal at ng Kabanal- 
banalan. Anuman ang eksaktong posisyon ng mga 
pintong ito, nanatili pa rin ang kaayusan ng pagga- 
mit ng kurtina gaya sa tabernakulo. (Ihambing ang 
2Cr 3:14.) Dalawang pagkalaki-laking kerubin na 
yari sa kahoy ng punong-langis, at kinalupkupan ng 
ginto, ang nasa Kabanal-banalan. Sa ilalim ng mga 
ito inilagay ang kaban ng tipan.-- 1Ha 6:23-28, 31- 
33, 8:6, tingnan ang KERUBIN. 

Ang lahat ng kagamitan ng dakong Banal ay yari 
sa ginto: ang altar ng insenso, ang sampung mesa 
ng tinapay na pantanghal, at ang sampung kande- 
lero, pati na ang mga kasangkapan para sa mga ito. 
Sa gilid ng pasukan patungo sa dakong Banal (na 
unang silid) ay may dalawang haliging tanso, na ti- 
natawag na “Jakin” at “Boaz.” (1Ha 7:15-22, 48-50, 
1Cr 28:16, 2Cr 4:8; tingnan ang Boaz, Il.) Ang pina- 
kaloob na looban ng templo ay gawa naman sa ma- 
inam na bato at tablang sedro. (1Ha 6:36) Ang mga 
kasangkapan sa looban, ang altar na pinaghahai- 
nan, ang pagkalaki-laking “binubong dagat,” ang 


TEMPLO 


sampung karwahe para sa mga hugasan, at ang iba 
pang kagamitan ay yari sa tanso. (1Ha 7:23-47) Sa 
buong palibot ng mga looban ay may inilaang mga 
silid-kainan.--- 1Cr 28:12. 

Ang isang kahanga-hangang bagay sa pagtatayo 
ng templong ito ay na lahat ng mga bato nito ay sa 
tibagan tinabas, anupat sukat na sukat ang mga 
iyon sa dakong pinagtayuan ng templo. “Kung tung- 
kol sa mga martilyo at mga palakol o anumang ka- 
sangkapang bakal, ang mga iyon ay hindi narinig sa 
bahay habang ito ay itinatayo.” (1Ha 6:7) Ang pag- 
tatayo ay natapos sa loob ng pito't kalahating taon 
(mula tagsibol ng 1034 B.C.E. hanggang taglagas 
[ng Bul, ang ikawalong buwan] ng 1027 B.C.E). 
--1Ha 6:1, 38. 

Pagpapasinaya. Noong ikapitong buwan, ang 
Etanim, lumilitaw na noong ika-12 taon ng pagha- 
hari ni Solomon (1026 B.C.E.), tinipon ni Solomon sa 
Jerusalem ang mga lalaki ng Israel para sa pagpa- 
pasinaya ng templo at sa Kapistahan ng mga Kubol. 
Iniahon doon ang tabernakulo at ang banal na mga 
muwebles nito, at ang kaban ng tipan ay inilagay sa 
Kabanal-banalan. (Tingnan ang KABANAL-BANALAN.) 
Pagkatapos nito, pinuno ng ulap ni Jehova ang tem- 
plo. Sumunod ay pinagpala ni Solomon si Jehova at 
ang kongregasyon ng Israel at, habang nakatayo 
siya sa isang espesyal na plataporma sa harapan ng 
tansong altar na pinaghahainan (tingnan ang Al- 
TAR), naghandog siya ng isang mahabang panala- 
ngin na pumupuri kay Jehova at humihiling ng ma- 
ibiging-kabaitan at awa Niya para roon sa mga 
bumaling sa Kaniya upang matakot at maglingkod 
sa Kaniya, kapuwa ang mga Israelita at ang mga 
banyaga. Isang malaking hain na 22,000 baka at 
120,000 tupa ang inihandog noon. Ang pagpapasi- 
naya ay tumagal nang 7 araw, at 7 araw rin ang Ka- 
pistahan ng mga Kubol, at noong ika-23 araw ng 
buwan, pinauwi na ni Solomon ang bayan sa kani- 
lang mga tahanan, na nagagalak at nagpapasala- 
mat sa kabutihan at pagkabukas-palad ni Jehova. 
— 1Ha 8, 2Cr 5:1-7:10, tingnan ang SoLoMoN (Pag- 
papasinaya ng templo). 

Kasaysayan. Umiral ang templong ito hang- 
gang noong 607 B.C.E., kung kailan winasak ito ng 
hukbong Babilonyo sa ilalim ni Haring Nabucodo- 
nosor. (2Ha 25:9; 2Cr 36:19: Jer 52:13) Dahil sa 
pagbaling ng Israel sa huwad na relihiyon, pina- 
hintulutan ng Diyos ang mga bansa na ligaligin 
ang Juda at Jerusalem, anupat may mga pag- 
kakataong sinamsam pa nga nila ang mga ka- 
yamanan ng templo. May mga panahon din na 
pinabayaan ang templo. Noong mga araw ni Reho- 
boam na anak ni Solomon, anupat mga 33 taon la- 
mang mula nang pasinayaan ang templo, ninaka- 


1290 


wan ito ni Haring Sisak ng mga kayamanan nito 
(993 B.C.E.). (1Ha 14:25, 26, 2Cr 12:9) Iginalang ni 
Haring Asa (977-937 B.C.E.) ang bahay ni Jehova, 
ngunit upang protektahan ang Jerusalem, may- 
kamangmangan niyang sinuhulan ng pilak at ginto 
mula sa kabang-yaman ng templo si Haring Ben- 
hadad I ng Sirya, upang sirain nito ang pakikipag- 
tipan nito kay Baasa na hari ng Israel.-- 1Ha 15:18, 
19: 2Cr 15:17, 18: 16:2, 3. 

Makalipas ang isang yugto ng kaligaligan at pag- 
papabaya sa templo, pinangasiwaan ni Haring Jeho- 
as ng Juda (898-859 B.C.E.) ang pagkumpuni sa 
templo. (2Ha 12:4-12: 2Cr 24:4-14) Noong mga araw 
ng kaniyang anak na si Amazias, ninakawan naman 
ni Jehoas na hari ng Israel ang templo. (2Ha 14:13, 
14) Nagsagawa si Haring Jotam (777-762 B.C.E.) ng 
gawaing pagtatayo sa lugar ng templo, anupat itina- 
yo niya ang “mataas na pintuang-daan.” (2Ha 15:32, 
35, 2Cr 27:1, 3) Bukod pa sa pagpapadala ni Ha- 
ring Ahaz ng Juda (761-746 B.C.E.) kay Tiglat- 
pileser III, na hari ng Asirya, ng mga kayamanan 
ng templo bilang suhol, dinumhan din niya ang 
templo nang magtayo siya ng isang altar na itinulad 
sa altar na nasa Damasco at nang ihalili niya iyon 
sa altar na tanso ng templo. (2Ha 16:5-16) Bilang 
panghuli, isinara niya ang mga pinto ng bahay ni 
Jehova.---2Cr 28:24. 

Ginawa ng anak ni Ahaz na si Hezekias (745- 
717 B.C.E.) ang lahat ng makakaya niya upang ma- 
ituwid ang masasamang ginawa ng kaniyang ama. 
Sa pasimula pa lamang ng kaniyang paghahari, bi- 
nuksan na niyang muli ang templo at ipinalinis iyon. 
(2Cr 29:3, 15, 16) Gayunman, noong dakong huli, 
dahil sa takot niya kay Senakerib na hari ng Asirya, 
pinutol niya ang mga pinto at ang mga poste ng pin- 
to ng templo na pinakalupkupan niya mismo ng 
ginto at ipinadala niya ang mga iyon kay Senakerib. 
--2Ha 18:15, 16. 

Nang mamatay si Hezekias, ang templo ay duma- 
nas ng paglapastangan at pagpapabaya sa loob ng 
kalahating siglo. Hinigitan pa ng anak niyang si Ma- 
nases (716-662 B.C.E.) ang kabalakyutan ng nau- 
nang mga hari ng Juda, anupat nagtayo siya ng 
mga altar “para sa buong hukbo ng langit sa dala- 
wang looban ng bahay ni Jehova.” (2Ha 21:1-5, 2Cr 
33:1-4) Pagsapit ng panahon ng apo ni Manases na 
si Josias (659-629 B.C.E.), sira-sira na ang dating 
maringal na gusaling ito. Maliwanag na magulo ito 
at puno ng kalat, sapagkat gayon na lamang ang na- 
ging kasabikan nila nang masumpungan ng mata- 
as na saserdoteng si Hilkias ang aklat ng Kautusan 
(malamang ay ang orihinal na balumbon na isinu- 
lat ni Moises). (2Ha 22:3-13, 2Cr 34:8-21) Pagkata- 
pos kumpunihin at linisin ang templo, ang pinaka- 
dakilang Paskuwa mula noong mga araw ni Samuel 


1291 


na propeta ay ipinagdiwang. (2Ha 23:21-23, 2Cr 
35:17-19) Nangyari ito noong panahon ng minister- 
yo ng propetang si Jeremias. (Jer 1:1-3) Mula nang 
panahong iyon hanggang noong wasakin ang tem- 
plo, nanatili itong bukas at patuloy na ginamit ng 
mga saserdote, bagaman ang marami sa kanila ay 
tiwali. 

Ang Templong Itinayo ni Zerubabel. (Gaya 
ng inihula ng propeta ni Jehova na si Isaias, ibina- 
ngon ng Diyos si Ciro na hari ng Persia upang pala- 
yain ang Israel mula sa kapangyarihan ng Babilon- 
ya. (Isa 45:1) Pinasigla rin ni Jehova ang kaniyang 
sariling bayan, na nasa ilalim ng pangunguna ni Ze- 
rubabel na mula sa tribo ni Juda, na bumalik sa Je- 
rusalem. Ginawa naman nila ito noong 537 B.C.E., 
pagkaraan ng 70-taóng pagkatiwangwang, gaya ng 
inihula ni Jeremias, at ginawa nila ito sa layuning 
muling itayo ang templo. (Ezr 1:1-6, 2:1, 2, Jer 
29:10) Bagaman hindi napantayan ng istrakturang 
ito ang kaluwalhatian ng templo ni Solomon, mas 
tumagal ito, anupat umabot nang halos 500 taon, 
mula 515 B.C.E. hanggang noong huling bahagi ng 
unang siglo B.C.E. (Ang templong itinayo ni Solo- 
mon ay naglingkod nang mga 420 taon, mula 1027 
hanggang 607 B.C.E.) 

Ganito ang iniutos ni Ciro: “Kung tungkol sa sinu- 
mang maiiwan mula sa lahat ng dakong tinataha- 
nan niya bilang dayuhan, tulungan siya ng mga la- 
laki sa kaniyang dako sa pamamagitan ng pilak at 
ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga alagang ha- 
yop kasama ang kusang-loob na handog para sa ba- 
hay ng tunay na Diyos, na nasa Jerusalem.” (Ezr 
1:1-4) Isinauli rin ni Ciro ang 5,400 sisidlang ginto 
at pilak na kinuha ni Nabucodonosor mula sa templo 
ni Solomon.--Ezr 1:7-11. 

Noong ikapitong buwan (Etanim, o Tisri) ng taóng 
537 B.C.E., ang altar ay itinayo: at noong sumunod 
na taon, inilatag na ang pundasyon ng bagong tem- 
plo. Tulad ni Solomon, ang mga tagapagtayo ay 
umupa ng mga Sidonio at mga taga-Tiro upang 
magdala ng mga tablang sedro mula sa Lebanon. 
(Ezr 3:7) Nang maglaon, dahil sa pagsalansang, par- 
tikular na mula sa mga Samaritano, nasiraan ng 
loob ang mga tagapagtayo, at pagkaraan ng mga 
15 taon, inudyukan pa nga ng mga sumasalansang 
na iyon ang hari ng Persia na ipagbawal ang gawa- 
in.--Ezr 4. 

Itinigil ng mga Judio ang kanilang pagtatayo ng 
templo at nagtaguyod sila ng ibang mga gawain, 
kaya naman, noong ikalawang taon ni Dario I 
(520 B.C.E.), isinugo ni Jehova ang kaniyang mga 
propetang sina Hagai at Zacarias upang pasigla- 
hin sila na ipagpatuloy ang pagtatayo. Pagkatapos, 
isang batas ang ginawa na nagtibay sa orihinal na 
utos ni Ciro at nag-utos ng pagbibigay ng salapi 


TEMPLO 


mula sa maharlikang ingatang-yaman, upang ila- 
an ang mga kailangan ng mga tagapagtayo at ng 
mga saserdote. (Ezr 5:1, 2: 6:1-12) Nang magkaga- 
yo'y ipinagpatuloy ang gawaing pagtatayo, at ang 
bahay ni Jehova ay natapos noong ikatlong araw 
ng Adar noong ikaanim na taon ni Dario (mala- 
mang ay noong Marso 6 ng 515 B.C.E.), at pagka- 
tapos nito, pinasinayaan ng mga Judio ang mu- 
ling-itinayong templo at idinaos nila ang Paskuwa. 
—Ezr 6:13-22. 

Kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga detalye 
ng arkitektural na plano ng ikalawang templong 
ito. Ipinahintulot ng utos ni Ciro ang pagtatayo ng 
isang istraktura na “ang taas ay animnapung siko 
[mga 27 m, 88 piye], ang lapad ay animnapung 
siko, may tatlong patong ng mga batong iginulong 
sa kalalagyan nito at isang patong ng mga kahoy.’ 
Hindi binanggit ang haba nito. (Ezr 6:3, 4) Mayro- 
on itong mga silid-kainan at mga silid-imbakan 
(Ne 13:4, 5), at walang alinlangan na mayroon 
itong mga silid-bubungan. Posible rin na may iba 
pang mga gusali na kaugnay ito, gaya rin ng tem- 
plo ni Solomon. 

Hindi matatagpuan sa ikalawang templong ito 
ang kaban ng tipan, na waring nawala bago bihagin 
at samsaman ni Nabucodonosor ang templo ni Solo- 
mon noong 607 B.C.E. Ayon sa ulat ng Apokripal na 
aklat ng Unang Macabeo (1:21-24, 57: 4:38, 44-51), 
iisa lamang ang kandelero ng templong ito sa halip 
na sampu gaya niyaong mga nasa templo ni Solo- 
mon, binanggit din ng ulat ang ginintuang altar, 
ang mesa ng tinapay na pantanghal, at ang mga si- 
sidlan, gayundin ang altar ng handog na sinusunog 
na, sa halip na yari sa tanso gaya ng altar sa tem- 
plo ni Solomon, ay inilarawan na yari sa bato. Ang 
altar na ito, matapos dungisan ni Haring Antiochus 
Epiphanes (noong 168 B.C.E.), ay muling itinayo ga- 
mit ang bagong mga bato, sa ilalim ng pangunguna 
ni Judas Maccabaeus. 

Ang Templong Muling Itinayo ni Herodes. 
Ni minsan ay hindi inilarawan sa Kasulatan ang 
templong ito. Ang pangunahing mapagkukunan ng 
impormasyon hinggil dito ay si Josephus, na perso- 
nal na nakakita sa istraktura at nag-ulat tungkol sa 
pagtatayo nito sa The Jewish War at Jewish Antig- 
uities. Nagbibigay ng ilang impormasyon tungkol 
dito ang Judiong Mishnah, at may kaunting impor- 
masyon na makukuha sa arkeolohiya. Kaya naman, 
ang paglalarawang binabanggit dito ay mula sa 
mga mapagkukunang ito ng impormasyon, na sa 
ilang kaso ay maaaring pag-alinlanganan.---LARA- 
WAN, Tomo 2, p. 543. 

Sa The Jewish War (I, 401 [xxi, 1]), sinasabi ni Jo- 
sephus na muling itinayo ni Herodes ang templo no- 
ong ika-15 taon ng paghahari nito, ngunit sa Jewish 


TEMPLO 


Antiquities (XV, 380 [xi, 1]), sinasabi niya na iyon 
ay noong ika-18 taon. Itong mas huling petsa ang 
karaniwang tinatanggap ng mga iskolar, bagaman 
hindi matiyak kung kailan nagsimula ang paghaha- 
ri ni Herodes, o kung paano iyon kinuwenta ni Jo- 
sephus. Ang pagtatayo ng mismong santuwaryo ay 
inabot nang 18 buwan, ngunit ang pagtatayo ng 
mga looban, at ng iba pang bahagi ng templo, ay 
nagpatuloy sa loob ng walong taon. Nang lumapit 
ang ilang Judio kay Jesu-Kristo noong 30 C.E., at 
nagsabing, “Ang templong ito ay itinayo sa loob ng 
apatnapu't anim na taon” (Ju 2:20), lumilitaw na 
ang tinutukoy ng mga Judiong ito ay ang gawaing 
patuloy na isinasagawa sa mga looban at mga gusa- 
li ng templo hanggang noong panahong iyon. Nata- 
pos lamang ang gawaing ito mga anim na taon bago 
wasakin ang templo noong 70 C.E. 

Dahil sa pagkapoot at kawalan ng tiwala ng mga 
Judio kay Herodes, hindi nila siya pinahintulutan na 
muling itayo ang templo, gaya ng ipinanukala niya, 
hangga't hindi niya naihahanda ang lahat para sa 
bagong gusali. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi 
nila ito itinuring na ikatlong templo, kundi isa la- 
mang muling-itinayong templo, anupat ang bina- 
banggit lamang nila ay ang una at ang ikalawang 
templo (yaong kay Solomon at yaong kay Zeruba- 
bel). 

Kung tungkol sa mga sukat na ibinigay ni Jose- 
phus, ganito ang sinasabi ng Dictionary of the Bible 
(1889, Tomo IV, p. 3203) ni Smith: “Napakatumpak 
ng pahalang na mga dimensiyon niya anupat may 
hinala kami na, noong sumusulat siya, nasa harapan 
niya ang isang saligang plano ng gusali na inihanda 
sa kagawaran ng pinunong tagapangasiwa-heneral 
ng hukbo ni Tito. Kataka-taka naman na malayo 
ang mga ito sa mga dimensiyon niya ng taas, na, 
halos lahat, ay maipakikitang pinalaki, anupat di- 
noble sa pangkalahatan. Yamang nagiba ang lahat 
ng mga gusali noong panahon ng pagkubkob, hindi 
posibleng patunayan na nagkamali siya sa mga su- 
kat ng taas.” 

Mga kolonada at mga pintuang-daan. Isi- 
nulat ni Josephus na dinoble ni Herodes ang laki ng 
lugar ng templo, anupat nagtayo siya ng malalaking 
batong pader sa mga gilid ng Bundok Moria at pina- 
tag niya ang isang dako sa taluktok ng bundok. (The 
Jewish War, I, 401 [xxi, 1]; Jewish Antiquities, XV, 
391-402 [xi, 3]) Sinasabi ng Mishnah (Middot 2:1) 
na ang Temple Mount ay may sukat na 500 siko 
(223 m; 729 na piye) kuwadrado. May mga kolona- 
da sa mga tagiliran ng dakong ito. Ang templo ay 
nakaharap sa S, gaya rin ng mga naunang templo. 
Nasa S panig din ang kolonada ni Solomon, na binu- 
buo ng dalawang pasilyo na may nakahanay na 
mga haliging marmol. Minsan, noong panahon ng 


1292 


taglamig, si Jesus ay nilapitan dito ng ilang Judio na 
nagtatanong kung siya ang Kristo. (Ju 10:22-24) 
Mayroon ding mga kolonada sa H at K, at mas ma- 
liliit ang mga iyon kaysa sa Kolonada ng mga Ma- 
harlika sa T, na binubuo ng apat na hanay ng mga 
haliging gawa sa arkitektura ng mga taga-Corinto, 
anupat 162 lahat-lahat, at may tatlong pasilyo. Na- 
pakalaki ng sirkumperensiya ng mga haliging ito 
anupat tatlong tao na may nakaunat na mga bisig 
ang kailangan upang mayakap ang isa sa mga ito, 
at higit na mas matataas ang mga ito kaysa sa mga 
haligi ng ibang mga kolonada. 

Maliwanag na may walong pintuang-daang patu- 
ngo sa lugar ng templo: apat sa K panig, dalawa sa 
T na panig, at tig-isa sa S at H panig. (Tingnan ang 
PINTUANG-DAAN [Mga Pintuang-daan ng Templo].) 
Dahil sa mga pintuang-daan na ito, ang unang loo- 
ban, na Looban ng mga Gentil, ay nagsilbi ring da- 
anan, anupat mas pinipili ng mga manlalakbay na 
dumaan dito sa halip na lumigid pa sa labas ng lu- 
gar ng templo. 

Looban ng mga Gentil. Ang mga kolonada 
ay nakapalibot sa malaking dako na pinanganlang 
Looban ng mga Gentil, na tinawag na gayon dahil 
pinahihintulutang pumasok dito ang mga Gentil. 
Mula rito ay pinalayas ni Jesus, sa dalawang pagka- 
kataon, ang mga taong gumawang bahay ng panga- 
ngalakal sa bahay ng kaniyang Ama, una ay noong 
kasisimula pa lamang ng kaniyang ministeryo sa 
lupa at ang ikalawa ay nang papatapos na iyon.---Ju 
2:13-17: Mat 21:12, 13, Mar 11:15-18. 

Habang ang isa'y patungo sa pangunahing gusa- 
li ng templo, ang mismong santuwaryo, mayroon 
siyang madaraanang ilang looban. Papataas ang an- 
tas ng kabanalan ng sunud-sunod na mga loobang 
ito. Habang ang isa'y nagdaraan sa Looban ng mga 
Gentil, makakakita siya roon ng isang pader na may 
taas na tatlong siko (1.3 m; 4.4 piye) at may mga pa- 
sukan. Sa itaas niyaon ay may malalaking bato na 
may nakasulat na babala sa mga wikang Griego at 
Latin. Ang inskripsiyong Griego ay kababasahan ng 
ganito (ayon sa isang salin): “Huwag pumasok ang 
sinumang banyaga sa loob ng harang at ng bakod sa 
palibot ng santuwaryo. Sinumang mahuhuli ay ma- 
nanagot sa kaniyang magiging kamatayan.” (The 
New Westminster Dictionary of the Bible, inedit ni 
H. Gehman, 1970, p. 932) Nang umugin ang apostol 
na si Pablo sa templo, iyon ay dahil naging usap- 
usapan ng mga Judio na nagdala siya ng Gentil sa 
loob ng ipinagbabawal na dako. Naaalaala natin ang 
pader na ito kapag nababasa natin na (giniba ni 
Kristo ang pader’ na naghiwalay sa mga Judio at sa 
mga Gentil, bagaman ang pagkakagamit ni Pablo sa 
terminong “pader” ay makasagisag.--Efe 2:14, tlb 
sa Rbi8, Gaw 21:20-32. 


1293 


Looban ng mga Babae. Ang Looban ng mga 
Babae ay mas mataas nang 14 na baytang. Dito'y 
makapapasok ang mga babae upang sumamba. Bu- 
kod sa iba pang mga bagay, may mga kabang- 
yaman din sa Looban ng mga Babae, at nakaupo si 
Jesus malapit sa isa sa mga ito nang papurihan niya 
ang babaing balo dahil sa pagbibigay nito ng la- 
hat ng kaniyang taglay. (Mar 12:41-44: Luc 21:1-4) 
Mayroon ding ilang gusali sa loobang ito. 

Looban ng Israel at Looban ng mga Saser- 
dote. Labinlimang malalaki at hating-bilog na 
mga baytang ang madaraanan patungo sa Looban 
ng Israel, at dito'y makapapasok naman ang mga la- 
laking malinis sa seremonyal na paraan. May mga 
imbakang-silid sa tabi ng panlabas na pader ng loo- 
bang ito. 

Kasunod nito ay ang Looban ng mga Saserdo- 
te, na siyang katumbas ng looban ng tabernakulo. 
Matatagpuan dito ang altar, na gawa sa di-tabas 
na mga bato. Ayon sa Mishnah, 32 siko (14.2 m, 
46.7 piye) kuwadrado ang paanan niyaon. (Middot 
3:1) Mas malaki naman ang sukat na ibinibigay ni 
Josephus. (The Jewish War, V, 225 [v, 6], tingnan 
ang AITAR [Mga Altar Pagkaraan ng Pagkatapon].) 
Makaparoroon ang mga saserdote sa altar sa pama- 
magitan ng isang rampa. Gumagamit din sila noon 
ng “laver” (hugasan) ayon sa Mishnah. (Middot 3:6) 
Mayroon ding iba't ibang gusali sa palibot ng loo- 
bang ito. 

Ang gusali ng templo. Gaya rin ng mga na- 
una, ang mismong templo ay pangunahin nang bi- 
nubuo ng dalawang silid, ang dakong Banal at ang 


Isang paunawa sa pader ng looban ng templo sa Jerusalem (Soreg) 
na nagbababala sa mga Gentil na huwag lumapit 


TEMPLO 


Kabanal-banalan. Ang sahig ng gusaling ito ay mas 
mataas nang 12 baytang kaysa sa Looban ng mga 
Saserdote. Tulad ng templo ni Solomon, may mga 
silid na itinayo sa mga tagiliran ng gusaling ito at 
mayroon itong silid sa itaas. Sa pasukan nito ay may 
ginintuang mga pinto, na bawat isa ay may taas na 
55 siko (24.5 m; 80.2 piye) at lapad na 16 na siko 
(7.1 m; 23.3 piye). Mas malapad ang harapan ng gu- 
sali kaysa sa likuran nito, dahil iyon ay may mga 
dugtong o “mga balikat” na umaabot nang 20 siko 
(8.9 m; 29.2 piye) sa magkabilang panig. Ang loob 
ng dakong Banal ay may haba na 40 siko (17.8 m, 
58.3 piye) at lapad na 20 siko. Matatagpuan sa da- 
kong Banal ang kandelero, ang mesa ng tinapay na 
pantanghal, at ang altar ng insenso--na pawang 
yari sa ginto. 

Ang pasukan naman patungo sa Kabanal-banalan 
ay isang makapal at magandang kurtina, o tabing. 
Nang mamatay si Jesus, napunit sa dalawa ang kur- 
tinang ito, mula sa itaas hanggang sa ibaba, anupat 
nalantad na walang kaban ng tipan sa Kabanal- 
banalan. Isang malapad na bato lamang ang iniha- 
lili sa Kaban at dito iwiniwisik ng mataas na saser- 
dote ang dugo kapag Araw ng Pagbabayad-Sala. 
(Mat 27:51: Heb 6:19: 10:20) Ang silid na ito ay may 
haba na 20 siko at lapad na 20 siko. 

Nang kubkubin ng mga Romano ang Jerusa- 
lem noong 70 C.E, ginamit ng mga Judio ang 
lugar ng templo bilang kuta o tanggulan. Sinila- 
ban nila mismo ang mga kolonada nito, ngunit, 
taliwas sa nais ng Romanong kumandante na si 
Tito, sinunog ng isang kawal na Romano ang mis- 
mong templo. Sa gayo'y natu- 
pad ang mga salita ni Jesus 
may kinalaman sa mga gusali 
ng templo: “Sa anumang para- 
an ay hindi maiiwan dito ang 
isang bato sa ibabaw ng kapu- 
wa bato na hindi ibabagsak.” 
--Mat 24:2: The Jewish War, 
VI, 252-266 (iv, 5-7): VII, 3, 4 
G, 1). 

Ang Dakilang Espiritu- 
wal na Templo ni Jehova. 
Ang tabernakulong itinayo ni 
Moises at ang mga templong 
itinayo nina Solomon, Zeruba- 
bel, at Herodes ay mga sa- 
gisag o mga paglalarawan la- 
mang. Ipinaliwanag ito ng 
apostol na si Pablo nang isu- 
lat niya na ang tabernakulo, 
na ang pangunahing mga ba- 
hagi ay makikita rin sa mga 


TEMPLO 


templong itinayo nang dakong huli, ay “isang maka- 
sagisag na paglalarawan at isang anino ng makala- 
ngit na mga bagay.” (Heb 8:1-5, tingnan din ang 
1Ha 8:27: Isa 66:1, Gaw 7:48, 17:24.) Isinisiwalat 
ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang katuna- 
yang isinasagisag ng paglalarawang ito. Ipinakikita 
ng Kasulatang iyon na ang tabernakulo at ang mga 
templong itinayo nina Solomon, Zerubabel, at Hero- 
des, pati na ang mga bahagi ng mga ito, ay lumala- 
rawan sa isang mas dakila at espirituwal na templo 
ni Jehova, ang “tunay na tolda, na itinayo ni Jehova, 
at hindi ng tao.” (Heb 8:2) Gaya ng isinisiwalat ng 
iba't ibang bahagi nito, ang espirituwal na templong 
ito ay ang kaayusan ng paglapit kay Jehova sa pag- 
samba salig sa pampalubag-loob na hain ni Jesu- 
Kristo.---Heb 9:2-10, 23. 

Sinasabi ng kinasihang liham sa mga Hebreo 
na sa espirituwal na templong ito, ang Kabanal- 
banalan ay ang “langit mismo,” ang dakong kinaro- 
roonan ng mismong persona ng Diyos. (Heb 9:24) 
Yamang ang Kabanal-banalan lamang ang tinukoy 
bilang ang “langit mismo,” kung gayon ang dakong 
Banal at ang looban ng mga saserdote, pati na ang 
mga bahagi ng mga ito, ay tumutukoy sa mga ba- 
gay na nasa lupa, yaong mga bagay na may kinala- 
man kay Jesu-Kristo noong panahon ng kaniyang 
ministeryo sa lupa at gayundin sa kaniyang mga ta- 
gasunod na “mga kabahagi sa makalangit na pagta- 
wag.”--Heb 3:1. 

Ang kurtina ay nagsilbing harang na naghihiwa- 
lay sa dakong Banal at sa Kabanal-banalan, sa kaso 
ni Jesus, ito'y lumalarawan sa “kaniyang laman,” na 
kinailangan niyang ihain, anupat isinuko niya iyon 
magpakailanman, upang makapasok siya sa langit, 
ang antitipikong Kabanal-banalan. (Heb 10:20) Ang 
mga pinahirang Kristiyano ay kailangan ding du- 
maan sa makalamang harang na nakahahadlang sa 
kanilang pagharap sa presensiya ng Diyos sa langit. 
Sa katulad na paraan, ang dakong Banal ay luma- 
larawan sa kanilang kalagayan bilang inianak-sa- 
espiritung mga anak ng Diyos, na may pag-asang 
mabuhay sa langit, at makakamit nila ang makala- 
ngit na gantimpalang iyan kapag hinubad na nila 
ang kanilang katawang laman sa kamatayan.---1Co 
15:50: Heb 2: 10. 

Habang sila'y nasa antitipikong dakong Banal, 
ang mga Kristiyanong ito na pinahiran ng banal na 
espiritu at naglilingkod bilang mga katulong na sa- 
serdote ni Kristo ay nagtatamasa ng espirituwal na 
kaliwanagan, na gaya niyaong nagmumula sa kan- 
delero, sila'y kumakain ng espirituwal na pagkain, 
na gaya niyaong nagmumula sa mesa ng tinapay na 
pantanghal, at naghahandog ng panalangin, papuri, 
at paglilingkod sa Diyos, anupat waring naghahan- 
dog ng mabangong insenso sa ginintuang altar ng 


1294 


insenso. Kung paanong ang dakong Banal ng maka- 
sagisag na templo ay natatabingan at hindi nakikita 
ng mga nasa labas, hindi rin lubusang nauunawaan 
ng mga hindi inianak sa espiritu kung paano nala- 
laman ng isang tao na siya'y isang inianak-sa- 
espiritung anak ng Diyos at kung ano ang mga na- 
raranasan nito bilang gayon.---Apo 14:3. 

Matatagpuan sa looban ng sinaunang templo ang 
altar para sa paghahandog ng mga hain. Lumalara- 
wan ito sa paglalaan ng Diyos, ayon sa kaniyang ka- 
looban, ng isang sakdal na haing tao upang tubusin 
ang mga supling ni Adan. (Heb 10:1-10: 13:10-12, 
Aw 40:6-8) Sa espirituwal na templo, tiyak na ang 
mismong looban ay tumutukoy sa isang kalagayan 
na may kaugnayan sa haing iyon. Sa kaso ni Jesus, 
siya'y isang sakdal na tao, kaya naman naging kaa- 
yaaya ang paghahain niya ng kaniyang buhay. Sa 
kaso naman ng kaniyang mga pinahirang tagasu- 
nod, silang lahat ay ipinahayag na matuwid salig sa 
kanilang pananampalataya sa hain ni Kristo, at da- 
hil dito'y itinuturing sila ng Diyos bilang walang 
kasalanan samantalang sila'y nasa laman pa.---Ro 
3:24-26: 5:1, 9: 8:1. 

Ang mga bahagi ng “tunay na tolda,” na siyang 
dakilang espirituwal na templo ng Diyos, ay umiiral 
na noong unang siglo C.E. Ipinakikita ito ng sinabi 
ni Pablo na ang tabernakulong itinayo ni Moises ay 
“isang ilustrasyon para sa takdang panahon na na- 
rito na ngayon,” samakatuwid nga, isang ilustras- 
yon para sa isang bagay na umiiral na noong su- 
musulat si Pablo. (Heb 9:9) Walang alinlangan na 
umiiral na ang espirituwal na templo ng Diyos nang 
iharap ni Jesus ang halaga ng kaniyang hain sa Ka- 
banal-banalan nito, sa langit mismo. Sa katunayan, 
tiyak na nagpasimula itong umiral noong 29 C.E., 
nang si Jesus ay pahiran ng banal na espiritu upang 
maglingkod bilang dakilang Mataas na Saserdote ni 
Jehova.---Heb 4:14: 9:11, 12. 

Ipinangako ni Jesu-Kristo sa mga Kristiyanong 
inianak sa espiritu na ang sinumang mananaig, 
o makapagbata nang may katapatan hanggang sa 
wakas, ay gagawing “isang haligi sa templo ng 
aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa mula roon.” 
(Apo 3:12) Kaya, ang gayong indibiduwal ay pagka- 
kalooban ng permanenteng dako sa “langit mismo,” 
ang antitipikong Kabanal-banalan. 

Isinisiwalat ng Apocalipsis 7:9-15 ang “isang ma- 
laking pulutong” ng iba pang mananamba ni Jehova 
na nakikibahagi sa dalisay na pagsamba sa espiritu- 
wal na templo. Ang mga miyembro ng “malaking 
pulutong” na ito ay hindi inilalarawan bilang mga 
katulong na saserdote. Sinasabi na ang mga miyem- 
bro ng “malaking pulutong” na ito ay “naglaba ng ka- 
nilang mahahabang damit at nagpaputi ng mga iyon 
sa dugo ng Kordero.” Dahil sa pananampalataya nila 


1295 


sa hain ni Kristo, pinagkalooban sila ng matuwid na 
katayuan na nagpapangyaring maligtas sila sa “ma- 
laking kapighatian,” kaya naman sinasabing “luma- 
bas” sila mula roon bilang mga nakaligtas. 

Sa Isaias 2:1-4 at Mikas 4:1-4, may binabanggit 
na “pagtataas” ng “bundok ng bahay ni Jehova” sa 
“huling bahagi ng mga araw,” at inihula na mag- 
kakaroon ng pagtitipon sa mga tao ng “lahat ng 
mga bansa” tungo sa “bahay ni Jehova.” Yamang 
mula noong 70 C.E. ay wala nang pisikal na templo 
si Jehova sa Jerusalem, tiyak na tumutukoy ito, hin- 
di sa isang pisikal na istraktura, kundi sa pagtataas 
sa tunay na pagsamba sa buhay ng mga mananam- 
ba ni Jehova sa “huling bahagi ng mga araw” at sa 
isang dakilang pagtitipon sa mga tao ng lahat ng 
mga bansa upang makibahagi sila sa pagsamba sa 
dakilang espirituwal na templo ni Jehova. 

Ang Templo sa Pangitain ni Ezekiel. Sa Eze- 
kiel kabanata 40-47, mayroon ding detalyadong 
paglalarawan hinggil sa isang templo ni Jehova, 
ngunit hindi ito isang templo na itinayo sa Bun- 
dok Moria sa Jerusalem, ni magkakasya man ito 
roon. Isa itong pangitain, at hindi isang ilustrasyon 
tungkol sa dakilang espirituwal na templo ng Diyos. 
Sa ulat na ito, pantanging tinalakay ang mga pagla- 
laang nagmumula sa templo at ang bagay na may 
pag-iingat na ginawa upang huwag makapasok ang 
lahat ng hindi karapat-dapat mapabilang sa mga 
mananambang nasa mga looban ng templong ito. 

Noong 593 B.C.E., nang ika-14 na taon pagkatapos 
wasakin ang Jerusalem at ang templo ni Solomon 
doon, namasdan ng saserdote at propetang si Eze- 
kiel, nang sa isang pangitain ay dalhin siya sa isang 
mataas na taluktok ng bundok, ang isang dakilang 
templo ni Jehova. (Eze 40:1, 2) Upang mapahiya at 
magsisi ang itinapong mga Judio, at tiyak na upang 
aliwin din ang mga tapat, inutusan si Ezekiel na sa- 
bihin sa “sambahayan ng Israel” ang lahat ng kani- 
yang nakita. (Eze 40:4; 43:10, 11) Sa pangitain, ma- 
ingat na pinagtuunan ng pansin ang mga detalye 
hinggil sa sukat. Ang mga panukat na ginamit ay 
ang “tambo” (ang mahabang tambo na 3.11 m, 
10.2 piye) at ang “siko” (ang mahabang siko na 
51.8 sentimetro, 20.4 pulgada). (Eze 40:5, tlb sa 
Rbi8) Dahil sa pagtutuon na ito ng pansin sa sukat, 
naniniwala ang ilan na ang templong ito sa pangita- 
in ay magsisilbing isang parisan para sa templong 
itatayo noon ni Zerubabel pagkatapos ng pagkata- 
pon. Ngunit walang matibay na ebidensiyang su- 
musuporta sa paniniwalang ito. 

Maliwanag na ang kabuuang lugar ng templo ay 
parisukat anupat 500 siko ang bawat panig niyaon. 
Matatagpuan doon ang isang looban sa dakong la- 
bas, isang mataas na pinakaloob na looban, ang 
templo at ang altar nito, iba't ibang silid-kainan, at 


TEMPLO 


isang gusali sa dakong K, o likuran, ng templo. 
Anim na napakalalaking pintuang-daan ang nagsil- 
bing pasukan tungo sa mga looban ng templo, tatlo 
para sa looban sa dakong labas at tatlo para sa pina- 
kaloob na looban. Ang mga pintuang-daan na ito ay 
nakaharap sa H, S, at T, at ang bawat pinakaloob na 
pintuang-daan naman ay nasa likod mismo (kata- 
pat) ng katumbas nitong pintuang-daan sa dakong 
labas. (Eze 40:6, 20, 23, 24, 27) Sa loob ng panlabas 
na mga pader ay matatagpuan ang tinatawag na 
mababang sahig. May lapad ito na 50 siko (25.9 m; 
85 piye), anupat katulad ng haba ng mga pintuang- 
daan. (Eze 40:18, 21) Sa sahig na ito ay may 30 si- 
lid-kainan, na malamang ay mga lugar kung saan 
kinakain ng bayan ang kanilang mga haing pansa- 
lu-salo. (Eze 40:17) Sa apat na sulok ng loobang ito 
sa dakong labas ay may mga lugar kung saan nilu- 
luto ng mga saserdote ang takdang bahagi ng ta- 
ong-bayan sa kani-kanilang mga hain, alinsunod sa 
kahilingan ng Kautusan, pagkatapos, waring ang 
mga iyon ay kinakain ng taong-bayan sa inila- 
ang mga silid-kainan. (Eze 46:21-24) Ang natitirang 
dako ng looban sa pagitan ng mababang sahig at ng 
mga pintuang-daan na patungo sa pinakaloob na lo- 
oban ay lumilitaw na may lapad na 100 siko.---Eze 
40:19, 23, 27. 

Ang mga silid-kainan ng mga saserdote ay naka- 
hiwalay sa mga silid-kainan ng taong-bayan at mas 
malapit sa templo. Dalawa sa mga ito, at dalawang 
silid-kainan para sa mga mang-aawit sa templo, 
ang nasa pinakaloob na looban katabi ng pagkalaki- 
laking mga pintuang-daan. (Eze 40:38, 44-46) Ang 
mga saserdote ay mayroon pang mga lugar ng mga 
silid-kainan sa dakong H at T ng mismong santu- 
waryo. (Eze 42:1-12) Ang mga silid-kainang ito, bu- 
kod pa sa talagang layunin ng mga ito, ay mga lu- 
gar kung saan ang mga saserdote ay nagpapalit ng 
kanilang mga linong kasuutan, na ginamit nila sa 
paglilingkod sa templo, bago sila magtungo sa loo- 
ban sa dakong labas. (Eze 42:13, 14: 44:19) Gayun- 
din, sa likuran ng mga lugar ng mga silid-kainan ay 
may mga dako kung saan nagpapakulo at nagluluto 
ng mga handog ang mga saserdote. Ang layunin ng 
mga ito ay katulad niyaong sa mga dakong lutuan 
na nasa looban sa dakong labas, subalit ang mga 
ito'y para lamang sa mga saserdote.---Eze 46: 19, 20. 

Pagkatapos dumaan sa looban sa dakong labas at 
pumasok sa pintuang-daan sa dakong loob, marara- 
ting ng isa ang pinakaloob na looban. Ang tagiliran 
ng pinakaloob na looban sa S, H, at Tay may layo na 
150 siko (77.7 m; 255 piye) mula sa tagiliran ng lo- 
oban sa dakong labas. Ang pinakaloob na looban ay 
may lapad na 200 siko (103.6 m, 340 piye). (Sinasa- 
bi ng Ezekiel 40:47 na ang pinakaloob na looban ay 
100 siko kuwadrado. Maliwanag na tumutukoy la- 
mang ito doon sa lugar na nasa harap ng templo at 


TEMPLO 


tinutumbok ng mga pintuang-daan sa dakong loob.) 
Kitang-kita sa pinakaloob na looban ang altar.---Eze 
43:13-17, tingnan ang ALTAR (Ang Altar ng Templo 
sa Pangitain ni Ezekiel). 

Ang unang silid ng santuwaryo, na may haba na 
40 siko (20.7 m; 68 piye) at lapad na 20 siko (10.4 m; 
34 na piye), ay may dalawang pinto na tigdadalawa 
ang pohas. (Eze 41:23, 24) Nasa loob nito ang “mesa 
na nasa harap ni Jehova,” isang altar na kahoy. 
--Fze 41:21, 22. 

Ang panlabas na mga pader ng santuwaryo ay 
may mga tagilirang silid na may lapad na apat na 
siko (2 m; 6.8 piye) at nakadikit sa mga pader. Ang 
mga ito ay tatlong palapag at nakapalibot sa mga 
pader sa dakong kanluran, hilaga, at timog, anupat 
may 30 silid sa bawat palapag. (Eze 41:5, 6) Upang 
maakyat ang tatlong palapag, may paikot na mga 
daanan, na waring mga hagdan, na inilaan sa da- 
kong H at T. (Eze 41:7) Sa likuran, o K, naman ng 
templo ay may isang istraktura na waring naka- 
pahalang mula H patungong T at tinatawag na 
binyan, isang 'gusali sa dakong kanluran.” (Eze 
41:12) Bagaman sinasabi ng ilang iskolar na ang gu- 
saling ito ay ang mismong templo o santuwaryo, 
waring walang anumang saligan sa aklat ng Ezekiel 
ang pagtukoy na iyon, unang-una, ang hugis at mga 
dimensiyon ng 'gusali sa dakong kanluran’ ay iba sa 
hugis at mga dimensiyon ng santuwaryo. Tiyak na 
ang istrakturang ito ay ginamit sa isang partikular 
na layunin may kaugnayan sa mga paglilingkod sa 
santuwaryo. Maaaring may ganito ring gusali o mga 
gusali sa K ng templo ni Solomon.---Ihambing ang 
2Ha 23:11 at 1Cr 26:18. 

Ang hugis ng Kabanal-banalan ay katulad niya- 
ong sa Kabanal-banalan ng templo ni Solomon, anu- 
pat 20 siko kuwadrado. Sa pangitain, nakita ni Eze- 
kiel ang kaluwalhatian ni Jehova na dumarating 
mula sa S at pinuno nito ang templo. Inilarawan ni 
Jehova ang templong ito bilang “ang dako ng aking 
trono.”---Eze 43:1-7. 

Inilalarawan din ni Ezekiel ang isang pader na 
500 tambo (1,555 m, 5,100 piye) ang bawat panig at 
nakapalibot sa templo. Ipinapalagay ng ilang iskolar 
na ito ay isang pader na may layong mga 600 m 
(2,000 piye) mula sa looban, na isang dakong napa- 
lilibutan ng pader na iyon “upang paghiwalayin ang 
banal at ang di-banal.”---Eze 42: 16-20. 

May nakita rin si Ezekiel na isang batis na umaa- 
gos “mula sa ilalim ng pintuan ng Bahay [patungo] 
sa gawing silangan” sa dakong timog ng altar, anu- 
pat ito'y naging isang malalim at malakas na ilog 
habang umaagos pababa at dumaraan sa Araba pa- 
tungo sa hilagang dulo ng Dagat Asin. Doo'y pina- 
galing nito ang tubig-alat anupat napuno iyon ng 
isda.---Eze 47:1-12. 


1296 


Mga Pinahirang Kristiyano--Isang Espiri- 
tuwal na Templo. Ang mga pinahirang Kristiya- 
no sa lupa ay inihahalintulad sa maraming ba- 
gay, kabilang na rito ang templo. Angkop naman 
ang paghahambing na ito sapagkat ang espiritu ng 
Diyos ay tumatahan sa loob ng kongregasyon ng 
mga pinahiran. Sumulat si Pablo sa mga Kristiya- 
nong nasa Efeso at “kaisa ni Kristo Jesus,” yaong 
mga “tinatakan ng ipinangakong banal na espiritu,” 
anupat sinabi niya: “Kayo ay itinayo na sa pundas- 
yon ng mga apostol at mga propeta, samantalang si 
Kristo Jesus mismo ang pundasyong batong-panu- 
lok. Sa pagiging kaisa niya ang buong gusali, palib- 
hasa'y magkakasuwatong pinagbubuklod, ay luma- 
laki upang maging isang banal na templo para kay 
Jehova. Sa pagiging kaisa niya ay itinatayo rin ka- 
yong sama-sama bilang isang dakong tatahanan ng 
Diyos sa espiritu.” (Efe 1:1, 13; 2:20-22) Ang mga 
“tinatakan” na ito, na itinatag kay Kristo bilang Pun- 
dasyon, ay ipinakikitang may bilang na 144,000. 
(Apo 7:4: 14:1) Tinukoy ng apostol na si Pedro ang 
mga ito bilang “mga batong buhay” na “itinatayo bi- 
lang isang espirituwal na bahay sa layuning maging 
isang banal na pagkasaserdote. ”---1Pe 2:5. 

Yamang ang mga katulong na saserdoteng ito ay 
“gusali ng Diyos,” hindi niya pahihintulutang madu- 
ngisan ang espirituwal na templong ito. Idiniin ni 
Pablo ang kabanalan ng espirituwal na templong ito, 
at ang kapahamakang sasapit sa isa na magtatang- 
kang dungisan ito, nang isulat niya: “Hindi ba nin- 
yo alam na kayo ang templo ng Diyos, at na ang 
espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo? Kung gigi- 
bain ng sinuman ang templo ng Diyos, gigibain siya 
ng Diyos: sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, 
na ang templong iyon ay kayo nga.”--1Co 3:9, 16, 
17: tingnan din ang 2Co 6:16. 

Ang Diyos na Jehova at ang Kordero “Ang 
Templo Nito.” Nang makita ni Juan ang Bagong 
Jerusalem na bumababa mula sa langit, sinabi niya: 
“At wala akong nakitang templo roon, sapagkat ang 
Diyos na Jehova na Makapangyarihan-sa-lahat ang 
templo nito, gayundin ang Kordero.” (Apo 21:2, 22) 
Yamang tuwiran nang makikita ng mga miyembro 
ng Bagong Jerusalem ang mukha ni Jehova, hindi 
na sila mangangailangan ng isang templo upang 
makalapit sa Diyos. (1Ju 3:2, Apo 22:3, 4) Ang mga 
bumubuo sa Bagong Jerusalem ay tuwiran nang 
mag-uukol ng sagradong paglilingkod sa Diyos sa 
ilalim ng mataas na pagkasaserdote ng Kordero, si 
Jesu-Kristo. Dahil dito, sa diwa, ang Kordero ay ka- 
bahagi ni Jehova sa pagiging templo ng Bagong Je- 
rusalem. 

Isang Impostor. Nang magbabala ang apostol 
na si Pablo tungkol sa dumarating na apostasya, bi- 
nanggit niya ang “taong tampalasan” na naghahan- 


1297 


da ng kaniyang sarili “anupat umuupo sa templo ng 
Diyos, na hayagang ipinakikita ang kaniyang sarili 
bilang isang diyos.” (2Te 2:3, 4) Yamang ang “taong 
tampalasan” na ito ay isang apostata, isang bulaang 
guro, sa totoo, doon siya umuupo sa templo na may- 
kabulaanan niyang inaangkin bilang ang templo ng 
Diyos.--Tingnan ang TAONG TAMPALASAN. 

Isang Makatalinghagang Paggamit. No- 
ong isang pagkakataon, nang ang mga Judio ay 
humingi ng isang tanda mula kay Jesus, tumugon 
siya: “Gibain ninyo ang templong ito, at sa tatlong 
araw ay itatayo ko ito.” Inisip ng mga Judio na ang 
tinutukoy niya ay ang gusali ng templo, ngunit ga- 
nito ang paliwanag ng apostol na si Juan: “Nagsa- 
salita siya tungkol sa templo ng kaniyang kata- 
wan.” Nang buhaying-muli si Jesus ng kaniyang 
Ama na si Jehova noong ikatlong araw ng kani- 
yang kamatayan, naalaala at naunawaan ng mga 
alagad ang pananalitang ito at pinaniwalaan nila 
ito. (Ju 2:18-22, Mat 27:40) Siya ay binuhay-muli, 
ngunit hindi sa kaniyang katawang laman, na ibi- 
nigay niya bilang isang haing pantubos, gayun- 
man, hindi dumanas ng kasiraan ang katawang la- 
man na iyon, sa halip ay pinaglaho iyon ng Diyos, 
kung paanong nasusunog sa altar ang isang hain. 
Nang buhaying-muli si Jesus, siya pa rin ang indi- 
biduwal na iyon, anupat taglay niya ang kaniyang 
dating personalidad, ngunit sa isang bagong kata- 
wan na ginawa para sa kaniyang bagong tahanang 
dako, ang espirituwal na langit.--Luc 24:1-7: 1Pe 
3:18, Mat 20:28, Gaw 2:31, Heb 13:8. 


TEOFILO [Iniibig ng Diyos: Kaibigan ng Diyos]. 
Ang tao na pinatungkulan ni Lucas kapuwa ng ka- 
niyang Ebanghelyo at ng Mga Gawa ng mga Apos- 
tol. (Luc 1:3, 4: Gaw 1:1) Ang pagtawag sa kaniya 
na “kagalang-galang” ay maaaring nagpapahiwatig 
ng isang uri ng mataas na posisyon, o maaaring ito 
ay isa lamang kapahayagan ng mataas na pagga- 
lang. Lumilitaw na si Teofilo ay isang Kristiyano, 
yamang bibigang tinuruan tungkol kay Jesu-Kristo 
at sa ministeryo nito. Ang nakasulat na kapahaya- 
gan ni Lucas ay nagsilbing katiyakan sa kaniya ng 
pagiging totoo ng kaniyang natutuhan nang bibigan 
noong una. 


TERA [posibleng mula sa wikang Babilonyo, na- 
ngangahulugang “Ibex (Kambing-gubat)']. 

1. Ama ni Abraham, ang ikawalong salinlahi 
mula kay Sem. (Luc 3:34; Gen 11:10-24, 1Cr 1:24- 
26) Si Tera, sa pamamagitan ng kaniyang mga anak 
na sina Abraham, Nahor, at Haran, ay naging ninu- 
no ng maraming tribo. (Gen 11:27: 22:20-24, 25:1- 
4, 13-15, 1Cr 1:28-42, 2:1, 2) Nagsimulang magkaa- 
nak si Tera sa edad na 70. Bagaman si Abraham ang 


TERAPIM 


unang nakatala, waring ito ay dahil siya ang pina- 
katanyag sa mga anak ni Tera at hindi dahil sa 
siya ang panganay. Nang mamatay si Tera sa edad 
na 205, si Abraham ay 75 taong gulang lamang, 
kaya malamang na si Tera ay 130 taong gulang 
nang ipanganak si Abraham. (Gen 11:26, 32; 12:4) 
Si Sara ay kapatid sa ama ni Abraham, malamang 
na anak ni Tera sa ibang asawa. (Gen 20:12) Mala- 
mang na ang panganay ni Tera ay si Haran, na ang 
anak na babae ay nasa hustong gulang na upang 
mapangasawa ng isa pang anak ni Tera na si Nahor. 
--Gen 11:29. 

Si Tera ay nanirahan sa Ur ng mga Caldeo, at 
doon lumaki ang kaniyang pamilya. (Gen 11:28) 
Ayon sa Josue 24:2, si Tera ay dating sumasamba sa 
ibang mga diyos bukod kay Jehova, marahil ay sa 
diyos-buwan na si Sin, ang pangunahing bathala sa 
Ur. Gayunpaman, nang tawagin ni Jehova si Abra- 
ham upang lisanin ang Ur, si Tera, bilang ulo ng pa- 
milya, ay sumama patungo sa Haran kung saan 
nanirahan silang lahat hanggang pagkamatay niya 
noong mga 1943 B.C.E.--Gen 11:31, 32, Gaw 7:2-4. 

2. Isa sa mga dakong pinagkampuhan ng Israel 
noong nagpapagala-gala sila sa ilang: hindi alam 
kung saan ang lokasyon nito.---Bil 33:27, 28. 


TERAPIM. Mga diyos o mga idolo ng pamilya. 
(Gen 31:30, 34) Bagaman ang katawagang “tera- 
pim” ay nasa anyong pangmaramihan, maaari rin 
itong tumukoy sa isa lamang idolo. Ang ilan sa mga 
idolong ito ay maaaring kasinlaki at kahugis ng tao. 
(1Sa 19:13, 16) Ang iba naman ay mas maliliit kay- 
sa rito, anupat magkakasya sa loob ng pambabaing 
pansiyang basket. (Gen 31:34) Kung minsan ay si- 
nasangguni ang terapim upang mapagkunan ng 
mga tanda.---Eze 21:21, Zac 10:2. 

Ipinahihiwatig ng mga tuklas ng mga arkeologo 
sa Mesopotamia at sa karatig na mga lugar na ang 
pagmamay-ari ng mga imaheng terapim ay nakaa- 
apekto sa kung sino ang tatanggap ng mana ng 
pamilya. Ayon sa isang tapyas na natagpuan sa 
Nuzi, ang pagmamay-ari ng mga diyos ng samba- 
hayan, sa ilang kalagayan, ay maaaring magbigay- 
karapatan sa isang manugang na lalaki na huma- 
rap sa hukuman at angkinin ang mga ari-arian ng 
kaniyang yumaong biyenang lalaki. (Ancient Near 
Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 219, 
220, at tlb 51) Kaayon nito, marahil ay nangatuwi- 
ran si Raquel na may dahilan siyang kunin ang 
terapim yamang naging mapanlinlang ang kani- 
yang ama sa pakikitungo sa asawa niyang si Jacob. 
(Ihambing ang Gen 31:14-16.) Dahil sa kahalagahan 
ng terapim may kinalaman sa mga karapatan sa 
pagmamana, mauunawaan natin kung bakit gus- 
tung-gusto ni Laban na mabawi ang mga iyon, anu- 
pat isinama pa niya ang kaniyang mga kapatid at 


TERCIO 


tinugis si Jacob sa layong pitong araw na paglalak- 
bay. (Gen 31:19-30) Sabihin pa, walang kaalam- 
alam si Jacob sa ginawa ni Raquel (Gen 31:32), at 
walang pahiwatig na tinangka niyang gamitin ang 
terapim upang makuha ang mana mula sa mga 
anak ni Laban. Hindi kailanman gumamit si Jacob 
ng mga idolo. Malamang na itinapon ni Jacob ang 
terapim, marahil ay noong panahong ang lahat ng 
mga banyagang diyos na ibinigay sa kaniya ng ka- 
niyang sambahayan ay ibinaon niya sa ilalim ng 
malaking punungkahoy na malapit sa Sikem.---Gen 
35:1-4. 

Sa Israel, ang terapim ay ginamit sa idolatriya no- 
ong mga araw ng mga Hukom at ng mga hari. (Huk 
17:5: 18:14, 17, 20, Os 3:4) Gayunman, malayong 
mangyari na ginamit sa Israel ang terapim may ka- 
ugnayan sa pagmamana dahil may tuwirang utos 
ang Diyos laban sa paggawa ng mga imahen. (Exo 
20:4) Gayundin, sa isang paralelismo, binanggit ng 
propetang si Samuel ang terapim kasama ng mahi- 
wagang kapangyarihan, anupat ang paggamit sa 
dalawang ito ay inihalintulad sa pagkilos nang may 
kapangahasan (1Sa 15:23), at kabilang ang terapim 
sa mga kagamitan sa idolatriya na inalis sa Juda at 
Jerusalem ng tapat na si Haring Josias. (2Ha 23:24) 
Kaya naman ang pagkakaroon ni Mical, na asawa ni 
David, ng isang imaheng terapim ay nagpapahiwa- 
tig na hindi sakdal ang kaniyang puso may kaugna- 
yan kay Jehova at na alinman sa hindi alam ni 
David na mayroon siyang imaheng terapim o ipina- 
hintulot iyon ni David dahil si Mical ay anak ni Ha- 
ring Saul.— 1Sa 19:12, 13. 


TERCIO [mula sa Lat., nangangahulugang “Ikat- 
lo]. Ang tagasulat o tagatala ng liham ni Pablo sa 
mga taga-Roma, at ang kaisa-isa sa “mga kalihim” 
ni Pablo na binanggit ang pangalan. Isiningit ni Ter- 
cio ang kaniyang personal na mga pagbati sa mga 
taga-Roma.---Ro 16:22. 


TERES. Isa sa dalawang bantay-pinto sa pala- 
syo ng Persia na nagsabuwatan laban kay Ha- 
ring Ahasuero. Nang malaman ni Mardokeo ang 
pakana, sinabihan niya si Reyna Esther na siya na- 
mang nagsiwalat nito sa hari. Si Teres at ang kani- 
yang kasabuwat ay ibinitin sa tulos at ang pangya- 
yari ay isinulat sa mga talaan ng hari.---Es 2:21-23, 
6:1, 2. 


TERTULO [mula sa Lat., maliit na Tercio]. Isang 
pangmadlang tagapagsalita na nagsampa ng usapin 
ng mga Judio laban kay Pablo sa harap ni Goberna- 
dor Felix sa Cesarea. Ayon sa iniulat ni Lucas, ang 
karamihan sa pananalita ni Tertulo ay personal na 
pumupuri kay Felix, at napakaikli lamang ng akusa- 
syon laban kay Pablo, anupat tinangka niya itong 


1298 


isangkot sa madalas na mga sedisyon laban sa 
Roma. (Gaw 24:1-8) Walang anumang nalalaman 
nang tiyak tungkol sa nasyonalidad ni Tertulo, kung 
siya ba ay Judio o Romano. 


TESALONICA. Ang pangunahing daungang- 
dagat ng Macedonia kung saan nagtatag si Pablo ng 
isang kongregasyong Kristiyano noong mga taong 
50 C.E.: sa ngayon, ang lunsod ay tinatawag na Sa- 
lonika (o, Thessaloniki). (LARAWAN, Tomo 2, p. 749) 
Noong una, isang kalapit na bayan na pinanganlang 
Therme, nangangahulugang “Mainit na Bukal,” ang 
isa sa mga 26 na bayan na winasak ni Cassander, 
na siya namang nagtayo ng Tesalonica noong 316 
0 315 B.C.E. Ipinangalan niya ito sa kaniyang asawa 
na kapatid ni Alejandrong Dakila. Ang bagong lun- 
sod na ito ay nasa K panig ng Peninsula ng Chalcid- 
ice, sa Thermaicus Sinus (ngayon ay tinatawag 
na Gulpo ng Salonika), sa salubungan sa pagi- 
tan ng daan na bumabagtas patungong H hang- 
gang sa Danube at ng pangunahing lansangan (ang 
Via Egnatia na may latag na bato at ginawa ng mga 
Romano) na umaabot nang daan-daang milya pata- 
wid ng Macedonia hanggang sa Dagat Adriatico. 

Ang Macedonia ay hinati sa apat na distrito bago 
ang kalagitnaan ng ikalawang siglo B.C.E., anupat 
ang Tesalonica ang kabisera ng ikalawang distrito. 
Pagkaraan ng ilang taon, nang ang Macedonia ay 
maging isang Romanong probinsiya, ang Tesalonica 
ay ginawang sentro ng administrasyon ng pamaha- 
laang probinsiyal nito. Kaya, nang ang apostol na si 
Pablo at si Silas ay dumating sa lugar na iyon, mga 
120 km (75 mi) sa K ng Filipos, nasumpungan nila 
na isa itong maunlad na metropolis na maituturing 
na mahalaga. 

Sa loob ng tatlong Sabbath, si Pablo ay nangaral 
sa sinagoga ng Tesalonica. Bilang resulta, ilang Ju- 
dio at isang malaking karamihan ng mga Griegong 
proselita ang naging mga mananampalataya at su- 
mama kina Pablo at Silas, kabilang sa kanila ang 
“hindi kakaunti sa mga pangunahing babae.” (Gaw 
17:1-4) Hindi sinabi kung gaano katagal namalagi 
roon si Pablo, bagaman matagal-tagal iyon anupat 
siya at ang kaniyang kasamahan ay nakakuha ng 
trabaho upang masuportahan nila ang kanilang sa- 
rili. Bagaman bilang isang apostol ay may awtori- 
dad si Pablo na tumanggap ng materyal na tulong 
mula sa mga pinaglilingkuran niya ng espirituwal 
na mga bagay, nagpakita siya ng halimbawa na 
'ang isang tao ay dapat kumain ng pagkain na kani- 
ya mismong pinagpagalan.” (1Co 9:4-18: 1Te 2:9; 
2Te 3:7-12) Malamang, isang dahilan kung bakit 
niya ginawa ito ay ang hilig sa katamaran ng ilan na 
naroroon. Noong panahon ng pananatili niya roon, 
tumanggap si Pablo mula sa mga kapatid sa Filipos 


1299 


ng dalawang magkaibang kaloob na naglaan ng 
mga bagay na kailangan niya.---Fil 4:16. 

Nang maglaon, ang mga Judiong taga- Tesalonica 
na nagtakwil sa mensahe ni Pablo ay bumuo ng 
isang pangkat ng mang-uumog mula sa mga batu- 
gan sa pamilihan at sinalakay nila ang bahay ni Ja- 
son kung saan nanunuluyan si Pablo. Ngunit nang 
malaman nila na wala roon ang hinahanap nila, ki- 
naladkad nila si Jason at ang iba pang mga mana- 
nampalataya patungo sa mga tagapamahala ng lun- 
sod, samakatuwid nga, ang “mga politarch,” ayon sa 
literal na Griego. (Gaw 17:5-9, Int) Lubhang kapan- 
sin-pansin na may mga inskripsiyon mula sa yug- 
tong iyon na natagpuan sa Tesalonica at sa kapaligi- 
ran nito na tumutukoy sa ilan sa kanilang lokal na 
mga opisyal bilang mga politarch. 

Para sa kanilang kaligtasan, sina Pablo at Silas ay 
pinayaon ng mga kapatid sa Tesalonica nang kina- 
gabihan patungo sa Berea. Doon ay nasumpungan 
ni Pablo na 'higit na mararangal ang pag-iisip ng 
mga taga-Berea kaysa roon sa mga nasa Tesalonica, 
sapagkat hindi lamang nila tinanggap ang salita 
nang may buong pananabik kundi maingat din ni- 
lang sinuri ang Kasulatan sa araw-araw kung totoo 
nga ang sinabi ng apostol.” Gayunman, di-nagtagal 
ay nagkaroon ng kaguluhan nang dumating mula sa 
Tesalonica ang sumasalansang na mga Judio at 
magsulsol sila ng mga pang-uumog, anupat mu- 
ling kinailangan ni Pablo na tumalilis nang palihim. 
--Gaw 17:10-15. 

Wala pang isang taon pagkaalis niya sa Tesalonica, 
isinulat ni Pablo, na noon ay nasa Corinto, ang kani- 
yang unang liham sa mga taga-Tesalonica. Bago 
nito ay isinugo niya si Timoteo upang aliwin at pa- 
tibaying-loob sila at natanggap niya ang mabuting 
ulat ni Timoteo. Sa liham ay pinapurihan niya sila 
dahil sa kanilang mainam na halimbawa “sa lahat 
ng mga mananampalataya sa Macedonia at sa Aca- 
ya” at hinimok niya silang huwag masiraan ng loob 
dahil sa pag-uusig. (1Te 1:1-8, 3:1-13, 4:1) Maaaring 
ang liham na ito ang una sa kanonikal na mga sulat 
ni Pablo at, malamang na maliban sa Ebanghelyo ni 
Mateo, ito ang unang aklat ng Kristiyanong Grie- 
gong Kasulatan na napasulat. Di-nagtagal pagkata- 
pos nito, sumulat si Pablo ng ikalawang liham sa 
mga taga-Tesalonica, upang hindi sila mailihis ng 
mga bulaang guro.--2Te 1:1, 2:1-3. 

Sa paglipas ng mga taon, walang alinlangan na 
muling dinalaw ni Pablo ang Tesalonica sa mga pag- 
kakataong dumaraan siya sa Macedonia noong pa- 
nahon ng kaniyang mga paglalakbay. (Gaw 20:1-3, 
1Ti 1:3) At ang ilang taga-Tesalonica na binang- 
git ang pangalan, sina Aristarco at Segundo, ay 
mga kasamahan ni Pablo sa paglalakbay. (Gaw 20:4: 
27:2) Si Demas, na nang-iwan kay Pablo sa Roma, 


TESALONICA, MGA LIHAM SA MGA TAGA- 


ay pumunta sa Tesalonica, posibleng ang sariling 
bayan nito.---2Ti 4:10. 


TESALONICA, MGA LIHAM SA MGA 
TAGA-. Dalawang kinasihang liham ng Kristi- 
yanong Griegong Kasulatan, marahil ay ang unang 
isinulat ng apostol na si Pablo, na nagpakilala bilang 
ang manunulat ng dalawang liham. (1Te 1:1, 2:18, 
2Te 1:1; 3:17) Noong panahong isulat ang mga li- 
ham na ito, kasama ni Pablo sina Silvano (Silas) at 
Timoteo. (I1Te 1:1, 2Te 1:1) Ipinahihiwatig nito na 
ipinadala ang mga liham mula sa Corinto dahil wa- 
lang rekord na ang tatlong lalaking ito ay muling 
gumawang magkakasama pagkatapos nilang ma- 
malagi sa Corinto noong panahon ng ikalawang 
paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. (Gaw 18:5) 
Yamang lumilitaw na ang 18-buwang gawain ng 
apostol sa Corinto ay nagsimula noong taglagas ng 
50 C.E., malamang na noong mga panahong iyon 
isinulat ang unang liham sa mga taga-Tesalonica. 
(Gaw 18:11, tingnan ang KRONOLOHIYA [Ang mas hu- 
ling kapanahunang apostoliko].) Ang ikalawang li- 
ham ay tiyak na isinulat di-nagtagal pagkatapos 
nito, malamang na noong mga 51 C.E. 

Ang dalawang liham na ito ay nakatala bilang ka- 
nonikal sa lahat ng namumukod-tanging mga kata- 
logo ng ikalawa, ikatlo, at ikaapat na siglo C.E. Ang 
mga ito ay lubusan ding kasuwato ng iba pang ba- 
hagi ng Kasulatan sa pagpapaalaala sa mga lingkod 
ng Diyos na panatilihin ang mainam na paggawi sa 
lahat ng panahon. Gayundin, kapansin-pansin na 
idiniriin sa mga liham na ito ang pananalangin. Ka- 
sama ng kaniyang mga kamanggagawa, palaging 
inaalaala ni Pablo ang mga taga-Tesalonica sa pana- 
langin (1Te 1:2, 2:13, 2Te 1:3, 11; 2:13), at pinasigla 
sila ng apostol: “Manalangin kayo nang walang lu- 
bay. May kaugnayan sa lahat ng bagay ay magpa- 
salamat kayo.” (1Te 5:17, 18) “Mga kapatid, magpa- 
tuloy kayo sa pananalangin para sa amin.”--ITe 
5:25: 2Te 3:1. 

Mga Kalagayan Nang Isulat ang Unang Tesa- 
lonica. Halos sa pasimula pa lamang, ang kongre- 
gasyong pinatungkulan ng Unang Tesalonica ay du- 
manas na ng pag-uusig. Pagkarating ni Pablo sa 
Tesalonica, nangaral siya sa sinagoga roon sa loob 
ng tatlong Sabbath. Malaking bilang ng mga tao ang 
naging mga mananampalataya, at isang kongrega- 
syon ang naitatag. Gayunman, nagsulsol ng mara- 
has na pang-uumog ang mga panatikong Judio. 
Nang hindi masumpungan ng mga mang-uumog 
sina Pablo at Silas sa tahanan ni Jason, kinaladkad 
nila si Jason at ang ilan pang mga kapatid sa harap 
ng mga tagapamahala ng lunsod, anupat inakusa- 
han sila ng sedisyon. Pinalaya lamang si Jason 
at ang iba pa nang magbigay sila ng “sapat na 


TESALONICA, MGA LIHAM SA MGA TAGA- 


paniguro.” Ito ang nag-udyok sa mga kapatid na pa- 
yaunin sina Pablo at Silas patungo sa Berea nang ki- 
nagabihan, maliwanag na para sa kapakanan ng 
kongregasyon at sa kaligtasan ng dalawa.---Gaw 
17:1-10. 

Nang maglaon, bukod pa sa patuloy na pag-uusig 
(1Te 2:14), ang kongregasyon ay waring lubhang 
nalumbay dahil sa pagkawala ng isa (o ilan) sa ka- 
nila sa kamatayan. (4:13) Palibhasa'y batid ni Pablo 
ang panggigipit na dinaranas ng bagong kongrega- 
syon at lubha niyang ikinababahala ang epekto nito, 
isinugo niya si Timoteo upang aliwin at palakasin 
ang mga taga-Tesalonica. Mas maaga rito, makala- 
wang ulit na sinikap ng apostol na dalawin sila, 
ngunit humarang si Satanas sa kaniyang landas." 
- 2:17-3:33. 

Nang matanggap ni Pablo ang nakapagpapatibay- 
loob na ulat ni Timoteo tungkol sa katapatan at 
pag-ibig ng mga taga-Tesalonica, siya ay nagsaya. 
(1Te 3:6-10) Gayunman, kailangan nila ng higit 
pang pampatibay-loob at payo upang malabanan 


Pampatibay-loob at payo sa isang halos bagong-tatag na kon- 
gregasyon 

Isinulat ni Pablo noong mga 50 C.E., ilang buwan pagkata- 
pos niyang lisanin ang Tesalonica dahil sa marahas na pang- 
uumog 


Komendasyon para sa kongregasyon (1:1-10) 


Magiliw na pinapurihan ni Pablo ang mga taga-Tesalonica 
dahil sa kanilang tapat na gawa at pagbabata 

Ang mga taga-Tesalonica ay naging isang halimbawa sa iba 
pang mga mananampalataya sa pagtanggap sa salita sa 
ilalim ng kapighatian at taglay ang kagalakang ibinubu- 
nga ng espiritu ng Diyos 

Sa lahat ng dako ay nababalitaan kung paano nila iniwan 
ang idolatriya at kung paano sila bumaling sa pagpapaa- 
lipin sa buhay na Diyos at sa paghihintay kay Jesus 

Halimbawang ipinakita ni Pablo noong kasama nila 

siya (2:1-12) 

Pagkatapos pakitunguhan nang walang pakundangan sa Fi- 
lipos, si Pablo ay nag-ipon ng lakas mula sa Diyos at 
may-katapangang nangaral sa mga taga-Tesalonica 


Iniwasan ni Pablo ang pagiging labis na mapamuri, mapag- 
imbot, at mapaghanap ng kaluwalhatian 

Iniwasan niyang maging pasanin sa mga kapatid, kundi sa 
halip ay pinakitunguhan niya sila nang banayad gaya ng 
ginagawa ng isang nagpapasusong ina at pinayuhan niya 
sila gaya ng isang maibiging ama 

Pampatibay-loob na manatiling matatag sa harap ng 

pag-uusig (2:13-3:13) 

Ang mga kapatid sa Tesalonica, pagkatapos tanggapin ang 
mensaheng ipinahayag sa kanila bilang ang salita ng 
Diyos, ay pinag-usig ng kanilang mga kababayan: gayun- 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG TESALONICA 


1300 


ang mga kahinaan ng laman. Kaya naman bukod sa 
pagpuri ni Pablo sa mga taga-Tesalonica dahil sa ka- 
nilang tapat na pagbabata (1:2-10, 2:14: 3:6-10) at 
pag-aliw sa kanila sa pamamagitan ng pag-asa sa 
pagkabuhay-muli (4: 13-18), pinayuhan din niya sila 
na patuloy na tumahak sa isang landasing sinasang- 
ayunan ng Diyos at gawin iyon nang lubus-lubusan. 
(4:1, 2) Bukod sa iba pang mga bagay, pinayuhan 
sila ng apostol na umiwas sa pakikiapid (4:3-8), ibi- 
gin ang isa't isa nang lalo pang higit, gumawa 
sa pamamagitan ng kanilang mga kamay (4:9-12), 
manatiling gising sa espirituwal (5:6-10), isaalang- 
alang yaong mga nagpapagal sa gitna nila, “paalala- 
hanan ang magugulo, magsalita nang may pang- 
aliw sa mga kaluluwang nanlulumo, alalayan ang 
mahihina, magkaroon ng mahabang pagtitiis sa la- 
hat,” at 'umiwas sa bawat anyo ng kabalakyutan’ 
(5:11-22). 

Mga Kalagayan Nang Isulat ang Ikalawang 
Tesalonica. Ang pananampalataya ng mga Kristi- 
yano sa Tesalonica ay lumalaki nang labis-labis, ang 


din ang nangyayari sa Judea, kung saan nagdurusa ang 
mga Kristiyano sa mga kamay ng mga Judio 

Lubhang ninasa ni Pablo na makita ang mga taga-Tesaloni- 
ca: nang hindi na niya matiis na wala siyang anumang 
balita tungkol sa kanila, isinugo niya si Timoteo, at noo'y 
kararating lamang ni Timoteo dala ang mabuting balita 
tungkol sa kanilang espirituwal na kalagayan 

Ipinanalangin ni Pablo na patuloy silang lumago 

Payo may kinalaman sa saloobin at paggawi (4:1- 

5:28) 

Lumakad nang lubus-lubusan sa landasing kalugud-lugod 
sa Diyos: umiwas sa pakikiapid 

Ibigin ang mga kapatid nang lalo pang higit, gumawa sa 
pamamagitan ng inyong mga kamay upang makita ma- 
ging ng mga tao sa labas na lumalakad kayo nang di- 
sente 

Aliwin ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-asa na, sa 
pagkanaririto ni Kristo, ang mga inianak-sa-espiritung 
mga mananampalataya na namatay na ang unang ibaba- 
ngon at makakaisa ni Kristo, pagkatapos, yaong mga bu- 
hay pa ay makakasama niya at ng mga binuhay-muli 

Ang araw ni Jehova ay dumarating na kagaya ng isang 
magnanakaw--kapag sinabi nila: “Kapayapaan at katiwa- 
sayan!” ang biglang pagkapuksa ay darating, dahil dito, 
manatiling gising sa espirituwal, anupat protektado ng 
pananampalataya at pag-ibig bilang baluti at ng pag-asa 
ng kaligtasan bilang helmet 

Magkaroon ng matinding pagpapahalaga sa mga namumu- 
no sa kongregasyon, maging mapagpayapa, itaguyod kung 
ano ang mabuti, laging magsaya, mag-ukol ng pasasala- 
mat, tiyakin ang lahat ng bagay, manghawakang mahigpit 
sa kung ano ang mainam, at umiwas mula sa kabalak- 
yutan 


1301 


TEUDAS 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG TESALONICA 


Isang liham na naglalayong magtuwid ng isang maling pangma- 
las may kinalaman sa pagkanaririto ni Kristo at magbigay ng 
payo kung paano pakikitunguhan ang mga taong magugulo 


Isinulat ni Pablo di-nagtagal pagkatapos ng kaniyang unang li- 
ham sa mga taga-Tesalonica 


Ang ginhawa ay darating sa pagkakasiwalat kay Kris- 

to (1:1-12) 

Pinapurihan ang mga taga-Tesalonica sa kanilang pagbaba- 
ta at pananampalataya habang dumaranas ng mga pag- 
uusig at kapighatian 

Ang ginhawa ay darating sa pagkakasiwalat kay Kristo, 
pagkatapos ay pupuksain ni Jesu-Kristo, kasama ng ma- 
kapangyarihang mga anghel, yaong mga hindi sumusunod 
sa mabuting balita at luluwalhatiin siya may kaugnayan 
sa kaniyang mga banal 


Ipinanalangin ni Pablo na ang mga taga-Tesalonica ay mai- 
bilang na karapat-dapat upang maluwalhati sa kanila ang 
pangalan ng Panginoong Jesus 

Ang taong tampalasan ay masisiwalat bago ang pag- 

kanaririto ni Kristo (2:1-17) 


Pinayuhan ang mga taga-Tesalonica na huwag matinag 


0 mabagabag ng anumang mensahe na nagpapahiwatig 
na ang araw ni Jehova ay dumating na sa kanila 


Dapat na dumating muna ang apostasya, at ang taong 
tampalasan ay dapat na maisiwalat, itataas niya ang ka- 
niyang sarili sa ibabaw ng bawat bagay na pinagpipitaga- 
nan at itatanghal niya ang sarili bilang isang diyos 


na tampalasan, na ang pagkanaririto ay makikita sa pa- 
mamagitan ng kasinungalingang mga tanda at bawat li- 
kong panlilinlang upang linlangin yaong mga nalilipol 

Papawiin siya ni Jesu-Kristo sa pagkakahayag ng Kaniyang 
pagkanaririto 

Kung paano pakikitunguhan ang mga taong magugu- 

lo (3:1-18) 

Lumayo sa mga magugulo, yaong mga nanghihimasok sa 
mga bagay na walang kinalaman sa kanila, yaong mga 
nagwawalang-halaga sa utos na: “Kung ang sinuman ay 
ayaw magtrabaho, huwag din naman siyang pakainin” 

Markahan ang gayong mga tao bilang hindi dapat pa- 
kisamahan, ngunit paalalahanan sila bilang mga kapatid 
upang magbago sila ng kanilang mga lakad 


pag-ibig nila sa isa't isa ay lumalago, at patuloy ni- 
lang binabata nang may katapatan ang pag-uusig at 
kapighatian. Kaya naman, gaya sa kaniyang unang 
liham, pinapurihan sila ng apostol na si Pablo at 
pinatibay-loob na patuloy na tumayong matatag. 
—2Te 1:3-12, 2:13-17. 

Gayunman, may-kamaliang iginigiit ng ilan sa 
kongregasyon na malapit na ang pagkanaririto ni 
Jesu-Kristo. Posibleng isang liham pa nga na may- 
kamaliang ipinalagay na kay Pablo ang binigyang- 
pakahulugan bilang nagpapahiwatig na “ang araw 
ni Jehova ay narito na.” (2Te 2:1, 2) Maaaring ito 
ang dahilan kung bakit binanggit ng apostol ang pa- 
giging tunay ng kaniyang ikalawang liham, nang 
sabihin niya: “Narito ang aking pagbati, ni Pablo, sa 
aking sariling kamay, na siyang tanda sa bawat li- 
ham, ganito ang paraan ko ng pagsulat.” (3:17) Da- 
hil ayaw niyang madaya ang mga kapatid sa pag- 
tanggap ng maling turo, ipinakita ni Pablo na may 
iba pang mga pangyayari na kailangan munang 
maganap bago dumating ang araw ni Jehova. Su- 
mulat siya: “Hindi ito darating malibang ang apos- 
tasya ay dumating muna at ang taong tampalasan 
ay maisiwalat.”---2:3. 

Isang problema na umiral na sa kongregasyon no- 
ong una ang kinailangan pa ring bigyang-pansin. Sa 
kaniyang unang liham sa mga taga-Tesalonica, si- 
nabi ni Pablo sa kanila: “Pinapayuhan namin kayo, 
mga kapatid, .. . na gawing inyong tunguhin ang 
mamuhay nang tahimik at asikasuhin ang inyong 
sariling gawain at gumawa sa pamamagitan ng in- 


yong mga kamay, gaya ng iniutos namin sa inyo, 
upang kayo ay lumakad nang disente kung tungkol 
sa mga tao sa labas at hindi mangailangan ng anu- 
man.” (1Te 4:10-12) Hindi isinapuso ng ilan sa kon- 
gregasyon ang payong ito. Dahil dito, inutusan ni 
Pablo ang gayong mga tao na gumawa nang may 
katahimikan at kumain ng pagkain na kanila mis- 
mong pinagpagalan, anupat idinagdag pa: “Ngunit 
kung ang sinuman ay hindi masunurin sa aming sa- 
lita sa pamamagitan ng liham na ito, panatilihin 
ninyong markado ang isang ito, huwag na kayong 
makisama sa kaniya, upang siya ay mapahiya. Ga- 
yunma'y huwag ninyo siyang ituring na kaaway, 
kundi patuloy na paalalahanan siya bilang isang ka- 
patid.”---2Te 3:10-15. 


TET [V]. Ang ikasiyam na titik ng alpabetong 
Hebreo. Ang tunog na kinakatawanan ng titik na ito 
ay katumbas ng mariing Ingles na “t,” na nalilikha 
sa pamamagitan ng pagdiriin ng dila sa ngalanga- 
la. Ang tunog nito ay naiiba sa tunog ng titik na 
taw [N] pangunahin nang dahil sa wala itong ha- 
nging ibinubuga pagkatapos bigkasin ang tunog 
na “t.” Sa orihinal na Hebreo, lumilitaw ito sa pasi- 
mula ng bawat talata ng Awit 119:65-72. 


TEUDAS. Isang rebelde na nagpasimula ng 
isang pag-aalsa na sinuportahan ng mga 400 lala- 
ki ilang panahon bago ang 6 C.E. Sa pamamagi- 
tan ng paggamit sa Teudas na ito bilang kani- 
yang unang halimbawa ng isang kilusan na hindi 
na muling nakapagdulot ng kaguluhan matapos 


TIATIRA 


mapatay ang lider nito, hinikayat ng Pariseong si 
Gamaliel ang Sanedrin na huwag kaagad gambala- 
in ang Kristiyanong kongregasyon na noo'y nasa 
kasibulan pa pagkamatay ni Jesus.---Gaw 5:34-40. 


TIATIRA. Ang lunsod na muling itinayo no- 
ong maagang bahagi ng ikatlong siglo B.C.E. ng da- 
ting heneral ni Alejandrong Dakila, si Seleucus Ni- 
cator. Ito ay mga 60 km (40 mi) papaloob mula sa 
Dagat Aegeano at nasa tabi ng isang sangang-ilog 
ng Gediz (sinaunang Ilog Hermus) sa kanluraning 
Asia Minor. Tumanggap ang kongregasyong Kristi- 
yano ng Tiatira ng isang mensahe na isinulat ng 
apostol na si Juan ayon sa idinikta ng Panginoong 
Jesu-Kristo.--Apo 1:11. 

Ang Tiatira sa ngayon ay tinatawag na Akhisar at 
mga 250 km (155 mi) sa TTK ng Istanbul at mga 
375 km (233 mi) sa S ng Atenas. (LARAWAN, Tomo 2, 
p. 946) Ang lunsod na ito ay hindi kailanman na- 
ging isang malaking metropolis o isang sentro na 
nagkaroon ng kahalagahan sa pulitika, ngunit ito ay 
naging isang mayamang sentro ng industriya, na 
kilala sa maraming gawang-kamay, kasama na ang 
paghahabi, pagtitina, pagpapanday ng tanso, pag- 
kukulti, at paggawa ng mga kagamitang luwad. Ang 
negosyo nito ng pagtitina ay malimit banggitin sa 
mga inskripsiyon. Ginamit ng mga manggagawa ng 
tina sa Tiatira ang ugat ng halamang madder upang 
pagkunan ng kanilang bantog na kulay iskarlata 
o purpura, na nang dakong huli ay nakilala bilang 
Turkey red. 

Si Lydia, na nakumberte sa Kristiyanismo noong 
panahon ng unang pagdalaw ni Pablo sa Filipos sa 
Macedonia, ay isang “tindera ng purpura, na mula 
sa lunsod ng Tiatira.” Maaaring siya ay kinatawan 
sa ibayong-dagat ng mga pabrikante sa Tiatira, 
isang negosyanteng maykaya sa buhay at may sa- 
riling bahay na malaki-laki upang mapatuloy si Pa- 
blo at ang mga kasamahan nito noong panahon ng 
pananatili nila sa Filipos.--Gaw 16:12-15. 

Hindi alam kung kailan at kung sino ang unang 
nagdala ng Kristiyanismo sa mga taga-Tiatira. Wa- 
lang rekord na si Pablo o ang iba pang mga ebang- 
helista ay dumalaw kailanman sa lunsod na iyon 
o na bumalik doon si Lydia. Posibleng nakarating 
doon ang mensahe noong panahon ng dalawang- 
taong pangangaral (mga 53-55 C.E.) ni Pablo sa 
Efeso, na mga 115 km (70 mi) sa TK ng Tiatira, sa- 
pagkat iniuulat na noon ay “narinig ng lahat ng na- 
nanahan sa distrito ng Asia ang salita ng Pangi- 
noon, kapuwa ng mga Judio at mga Griego.” (Gaw 
19:10) Gayunman, binabanggit na pagkaraan ng 
mga 40 taon ay nagkaroon ng isang masiglang 
kongregasyon ng mga Kristiyano sa Tiatira.---Apo 
1:10, 11. 


1302 


Ang Mensahe ni Kristo sa Kongregasyon ng 
Tiatira. Ang kongregasyong ito, ang ikaapat sa 
pito na tumanggap ng mensahe, ay pinapurihan da- 
hil sa pag-ibig, pananampalataya, at pagbabata na 
ipinakita nito. Sinang-ayunan din ang ministeryo 
nito, “ang [kaniyang] mga gawa nitong huli ay higit 
kaysa sa mga nauna.” Ngunit bagaman taglay ng 
kongregasyon ang kapuri-puring mga katangiang 
ito, isang napakasamang kalagayan ang pinahintu- 
lutan ding tumubo at manatili sa loob ng kongre- 
gasyong ito. May kinalaman dito ay sinabi ng Pangi- 
noon bilang paghatol: “Pinahihintulutan mo ang 
babaing iyon na si Jezebel, na ang tawag niya sa ka- 
niyang sarili ay propetisa, at nagtuturo siya at ini- 
liligaw ang aking mga alipin upang makiapid at 
kumain ng mga bagay na inihain sa mga idolo.” Ma- 
lamang na ang “babaing” ito ay pinanganlang Jeze- 
bel dahil sa kaniyang balakyot na paggawi na katu- 
lad niyaong sa asawa ni Ahab, at dahil sa tahasan 
niyang pagtanggi na magsisi. Gayunman, waring 
kaunti lamang sa kongregasyon ng Tiatira ang su- 
mang-ayon sa mala-Jezebel na impluwensiyang ito, 
yamang ang mensahe ay nagpatuloy na magsabi 
“sa iba pa sa inyo na nasa Tiatira, sa lahat niyaong 
hindi nagtataglay ng turong ito, sa kanila mismo na 
hindi nakaalam ng “malalalim na bagay ni Sata- 
nas.” "--Apo 2:18-29. 


TIBAGAN. Isang hantad na hukay na pinagku- 
kunan ng iba't ibang uri ng bato. Dito tinitibag ang 
batong-apog at marmol, na matatagpuan malapit sa 
ibabaw ng lupa. Isang malaking lugar malapit sa ka- 
salukuyang Pintuang-daan ng Damasco sa Jerusa- 
lem ang ipinapalagay na isang sinaunang tibagan. 
Unang tinukoy ang gayong lugar sa Josue 7:4, 5, 
kung saan iniuulat na mga 3,000 Israelita ang tu- 
makas mula sa Ai hanggang sa Sebarim, nanganga- 
hulugang “Mga Tibagan.” Noong naghahanda si So- 
lomon para sa pagtatayo ng templo, iniutos niya na 
magtibag ng malalaking batong pundasyon mula sa 
kabundukan ng Lebanon, at sampu-sampung li- 
bong lalaki ang tinawag para sa gawaing iyon. (1Ha 
5:13-18: 6:7) Nang kailanganing kumpunihin ang 
templo noong mga araw ni Jehoas, umupa ng mga 
tagatabas ng bato para sa gawaing iyon. (2Ha 12:11, 
12) Ang libingan ni Jesus ay inuka sa bato.---Mat 
27:59, 60, Mar 15:46. 

Sa isang mabisang metapora, ipinaalaala ni Jeho- 
va, sa pamamagitan ng bibig ni Isaias, ang tibagan 
at ang mga gawain dito. (Isa 51:1) Gaya ng ipinahi- 
hiwatig ng kasunod na talata, lumilitaw na ang 
“bato” ay si Abraham, ang taong pinagmulan ng 
bansa, at ang “uka ng hukay" ay si Sara, ang may- 
ari ng bahay-batang tulad ng isang uka na nagsilang 
sa ninuno ng Israel na si Isaac. (Isa 51:2) Gayunman, 
yamang ipinanganak si Isaac sa pamamagitan ng 


1303 


kapangyarihan ng Diyos anupat isa itong makahi- 
malang gawa, maaaring ang pagtitibag na tinutukoy 
sa metapora ay mayroon ding nakahihigit na espiri- 
tuwal na pagkakapit. Sa gayon, tinutukoy ng Deute- 
ronomio 32:18 si Jehova bilang “Ang Bato na naging 
ama' ng Israel, ang “Isa na nagluluwal [ang mismong 
pandiwa na ginamit kay Sara sa Isa 51:2] sa iyo nang 
may mga kirot ng panganganak.” 

Kung minsan, ang produkto ng tibagan ay tinata- 
wag din sa pangalang iyon. Kaya nga ang salitang 
Hebreo na pesi-lim”, isinasalin bilang “tibagan” sa 
Hukom 3:19, 26, ay isinasalin naman sa ibang mga 
talata bilang “mga nililok na imahen.” (Deu 7:5, Aw 
78:58, Isa 10:10) Sa dahilang ito, iminumungkahi ng 
ilan na maaaring mula sa isang lugar na may kali- 
punan ng gayong mga paganong diyos, na produk- 
to ng tibagan, nagbalik si Ehud upang personal na 
dumalaw kay Eglon. Gayunman, mas gusto ng ka- 
ramihan sa mga tagapagsalin ang saling “tibagan.” 

Ang dating mga tibagan kung saan may mga ga- 
waing iniwan na bahagya pa lamang natatapos ay 
nagbibigay-linaw sa sinaunang mga pamamaraan 
sa pagtitibag. Gumagawa ng makikitid at malalalim 
na bitak sa bato. Sa mga bitak na ito ay nagbabaon 
ng tuyong kahoy, na pinamamaga naman sa pama- 
magitan ng tubig hanggang sa mabiyak ang bato sa 
mga gatlang nito. Noong mga panahong Romano, 
ang mga batong tumitimbang nang hanggang lima 
o sampung tonelada ay tinitibag sa mga dakong ma- 
lalayo sa mga lugar ng pagtatayo. Pagkatapos, hina- 
hakot ang mga ito sakay ng mga panggulong o ng 
mga kareta, anupat ang lakas na ginagamit dito ay 
inilalaan ng malalaking hukbo ng mga trabahador 
na alipin. 


TIBERIAS. 

1. Isang lunsod na itinatag ni Herodes Antipas 
noong mga 18 C.E. at ipinangalan kay Tiberio Cesar, 
emperador ng Imperyo ng Roma nang panahong 
iyon. Tinatawag pa rin ito na Tiberias (Teverya) at 
ito ay mga 25 km (15 mi) sa SHS ng Nazaret, sa ma- 
ituturing na makitid na lupain sa kahabaan ng 
kanluraning baybayin ng Dagat ng Galilea, 210 m 
(690 piye) ang kababaan sa Mediteraneo. Ang Tibe- 
rias ay mga 15 km (9.5 mi) sa gilid ng dagat mula 
sa Capernaum at 9 na km (5.5 mi) sa itaas ng dako 
kung saan humihiwalay ang Jordan mula sa katubi- 
gang iyan. Dito nanirahan si Herodes bilang tetrar- 
ka. Malapit dito, sa dakong T ng lunsod, ay may ki- 
lalang maiinit na bukal. Ang lunsod ay minsan 
lamang binanggit sa Kasulatan.---Ju 6:23, LARAWAN, 
Tomo 2, p. 739. 

2. Ang Dagat ng Galilea (Yam Kinneret) ay tina- 
tawag kung minsan na Tiberias, ayon sa lunsod na 
may gayong pangalan na nasa kanluraning bayba- 
yin nito.--Ju 6:1, 21:1. 


TIBERIO 


TIBERIO. Ang ikalawang emperador ng Ro- 
ma. Ipinanganak siya noong 42 B.C.E. bilang anak 
nina Tiberio Claudio Nero at Livia Drusila. Ngunit 
noong siya'y tatlong tadng gulang, pinilit ni Octavi- 
an (Augusto) ang nakatatandang Tiberio na dibor- 
siyuhin ang asawa nito upang mapangasawa iyon ni 
Octavian. Pagkamatay ng nakatatandang Tiberio, 
ang nakababatang Tiberio at ang kapatid nitong la- 
laki ay pumisan sa kanilang ina, na ang asawa na- 
man nito ay ipinroklamang Augusto nang maglaon. 
Nang sumapit na si Tiberio sa hustong gulang, pi- 
nakasalan niya si Vipsania Agrippina, ngunit ang 
pag-aasawang iyon ay nagwakas nang pilitin ni Au- 
gusto si Tiberio na diborsiyuhin ang asawa nito at 
pakasalan si Julia, ang nabalong anak ng empera- 
dor. Inampon siya ni Augusto noong 4 C.E. 

Pinili lamang ni Augusto si Tiberio bilang kahali- 
li niya nang ang lahat ng iba pa na mas gusto niya 
kaysa kay Tiberio ay patay na. Noong Agosto 17, 
14 C.E. (kalendaryong Gregorian), namatay si Au- 
gusto, noong Setyembre 15, pinahintulutan ni Tibe- 
rio ang Senado na hirangin siyang emperador. Si 
Juan ay nagsimulang magbautismo “nang ikalabin- 
limang taon ng paghahari ni Tiberio Cesar.” Kung 
bibilangin ang mga taon mula sa pagkamatay ni 
Augusto, ang ika-15 taon ay mula Agosto 28 C.E. 
hanggang Agosto 29 C.E. Kung bibilangin naman 
mula noong pormal siyang iproklama bilang empe- 
rador, ang ta6ng iyon ay sasaklaw mula Setyembre 
28 C.E. hanggang Setyembre 29 C.E.---Luc 3:1-3. 

Nabuhay si Tiberio hanggang noong Marso 
37 C.E. kung kaya siya ang emperador sa buong 
yugto ng ministeryo ni Jesus. Samakatuwid, mala- 
mang na ang larawan niya ang nasa baryang pam- 
buwis na dinala kay Jesus nang sabihin niya, “Iba- 
yad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar.” 
(Mar 12:14-17: Mat 22:17-21, Luc 20:22-25) Pinala- 
wak ni Tiberio ang batas na laesa majestas (krimen 
laban sa hari) upang sumaklaw ito, hindi lamang sa 
mga gawang sedisyon, kundi pati sa mapanirang- 
puring mga salita laban sa emperador, at ipinapala- 
gay na sa bisa ng batas na ito ay ginipit ng mga Ju- 
dio si Poncio Pilato upang maipapatay si Jesus. (Ju 
19:12-16) Nang maglaon ay ipinatawag ni Tiberio si 
Pilato sa Roma dahil sa mga reklamo ng mga Sama- 
ritano laban sa pangangasiwa nito, ngunit namatay 
si Tiberio at hinalinhan siya ni Caligula bago naka- 
rating si Pilato. 

Bilang emperador, si Tiberio ay may mabubuti at 
masasamang katangian. Nagpigil siya sa paggasta 
sa mga luho at sa gayon ay nagkaroon ng malaking 
pondo na magagamit upang higit na paunlarin ang 
imperyo at magkaroon ng reserbang salapi para sa 
mga panahon ng kasakunaan at kagipitan. Hindi iti- 
nuring ni Tiberio ang kaniyang sarili na isang diyos, 


TIBHAT 


tinanggihan niya ang maraming titulong panda- 
ngal, at palagi niyang ibinabaling kay Augusto (Oc- 
tavian) ang pagsamba sa emperador sa halip na sa 
kaniyang sarili. 

Gayunman, nahigitan ng kaniyang masasamang 
ugali ang kaniyang mabubuting katangian. Labis 
siyang mapaghinala at mapagpaimbabaw sa kani- 
yang pakikipag-ugnayan sa iba, at marami siyang 
ipinapatay noong siya'y naghahari, anupat kabi- 
lang sa mga biktima ang marami sa kaniyang mga 
dating kaibigan. Sumangguni siya sa mga astrolo- 
go. Sa kaniyang malaking bahay sa Capri kung 
saan niya ginugol ang huling sampung taon ng ka- 
niyang buhay, sukdulan siyang nagpakasasa sa ka- 
niyang buktot at mahalay na pagnanasa sa piling 
ng mga lalaking iniingatan ukol sa di-likas na mga 
layunin. 

Si Tiberio ay hinamak, hindi lamang ng mga in- 
dibiduwal na gaya ng kaniyang guro sa paaralan na 
si Theodorus na Gadareno at ng kaniyang amain na 
si Augusto, kundi pati ng halos lahat ng kaniyang 
mga sakop. Pagkamatay niya, tumanggi ang Senado 
na ituring siyang isang diyos. Dahil dito at sa iba 
pang mga kadahilanan, nakikita ng mga iskolar ng 
Bibliya na natupad kay Tiberio ang hula na nagsa- 
sabing “ang isa na marapat hamakin” ay babangon 
bilang “ang hari ng hilaga.”--Dan 11:15, 21. 


TIBHAT [Pagpatay]. Isang lunsod sa H ng Pa- 
lestina kung saan kumuha si David ng napakara- 
ming tanso pagkatapos niyang pabagsakin si Ha- 
dadezer, hari ng Zoba, sa Hamat, mga 230 km 
(140 mi) sa HHS ng Dan. (1Cr 18:3, 8) Sa katulad 
na paglalarawan sa kampanya ni David sa 2 Samu- 
el 8:8, lumilitaw na ang Tibhat ay tinatawag na 
Beta. (Tingnan ang BETA.) Iminumungkahi ng ilan 
na ang Tibhat ay isinunod sa pangalan ng anak ni 
Nahor na si Teba. (Gen 22:24) Yamang ang Tibhat 
ay bahagi ng Arameanong kaharian ng Zoba, ma- 
lamang na ang lokasyon nito ay nasa libis sa pagi- 
tan ng mga kabundukan ng Lebanon at ng Anti- 
Lebanon. May natagpuan sa Lebanon na mga labi 
ng sinaunang mga kayariang tanso, kasuwato ng 
ulat ng Bibliya. 


TIBNI. Isa na nakipaglaban para sa pagkahari 
ng sampung-tribong kaharian ng Israel pagkatapos 
ng pitong-araw na pamamahala ng ikalimang hari 
ng Israel na si Zimri noong mga 951 B.C.E. Ang ta- 
ong-bayan ay nahati kung si Tibni kaya o si Omri 
ang dapat na maging hari. Pagkalipas ng apat na 
taon, kung kailan ipinapalagay na nagngangalit ang 
digmaang sibil, sa wakas ay nalutas ang usapin, na- 
talo si Tibni ng mga tagasuporta ni Omri at nama- 
tay. Siya ay anak ni Ginat.-- 1Ha 16:15, 21-23. 


1304 


TIDAL. Ang hari ng Goiim at isang kaalyado ng 
Elamitang si Haring Kedorlaomer nang lupigin nila 
at ng dalawa pang monarka ang limang hari mala- 
pit sa Dagat na Patay. Pagkaraan ng 12-taóng pa- 
mumuno, naghimagsik ang limang natalong hari. 
Sina Tidal, Kedorlaomer, at ang iba pa ay pumakan- 
luran upang supilin ang mga ito, at sa panunupil na 
iyon ay kumuha sila ng mga samsam at mga bihag, 
kabilang na ang pamangkin ni Abraham na si Lot. 
Tinugis ni Abraham ang mga maniniil at bina- 
wi ang mga bilanggo at mga sinamsam na pag- 
aari, ngunit walang pahiwatig na binihag o pinatay 
si Tidal o yaong mga haring kasama niya.---Gen 
14:1-17. 


TIGLAT-PILESER (III). Isang makapangya- 
rihang hari ng Asirya (na ang pangalan ay binabay- 
bay ring Tilgat-pilneser) at ang unang hari ng Asir- 
ya na binanggit ang pangalan sa ulat ng Bibliya. 
Bagaman ipinapalagay ng ilang iskolar na si Tiglat- 
pileser III ay dugong bughaw at itinuturing naman 
ng iba na nang-agaw siya ng trono, ang totoo ay 
hindi alam ang kaniyang pinagmulan at kung paa- 
no siya naging hari. Gayunman, ang kaniyang pag- 
hahari ay kinakitaan ng isang yugto ng muling pag- 
oorganisa, ng patuloy na paglawak at paglakas ng 
Imperyo ng Asirya na nagpabantog dito. Itinuturing 
na siya ang unang Asiryanong monarka na nagta- 
tag ng maramihang pagpapatapon at paglilipat ng 
nalupig na mga tao bilang isang permanenteng pa- 
takaran. Sa loob ng isang taon, sinasabing sindami 
ng 154,000 katao ang sapilitang pinalipat-lipat sa 
mga lupaing nalupig. Lumilitaw na ang layunin ng 
gayong malupit na patakaran ay sirain ang loob 
ng mga liping pambansa at pahinain o buwagin 
ang anumang nagkakaisang pagtatangka na alisin 
ang pamatok ng Asirya. 

Ang haring ito ay unang lumitaw sa ulat ng Bibli- 
ya bilang si “Pul.” (2Ha 15:19) Sinasabi rin sa 1 Cro- 
nica 5:26 na “pinukaw ng Diyos ang espiritu ni Pul 
na hari ng Asirya maging ang espiritu ni Tilgat- 
pilneser na hari ng Asirya, kung kaya niya dinala sa 
pagkatapon ang mga tao ng ilang tribo ng Israel. 
Ikinakapit ng sinaunang sekular na mga rekord ang 
dalawang pangalang ito sa iisang indibiduwal, anu- 
pat ang pangalang “Pulu” ay lumilitaw sa tinatawag 
ngayon na “The Babylonian King List A,” samanta- 
lang nakatala naman sa “The Synchronistic Chroni- 
cle” ang “Tukultiapilesharra” (Tiglat-pileser). (An- 
cient Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 272, 273) Mapapansin din na sa Hebreo, ang sini- 
ping teksto sa Bibliya ay gumamit ng pandiwang 
“dinala” sa anyong pang-isahan sa halip na pang- 
maramihan. Karaniwang iminumungkahi na ang 
“Pul” ay personal na pangalan ng monarka at na gi- 


1305 


namit niya ang pangalang “Tiglat-pileser” (ang pa- 
ngalan ng isang nauna at kilalang Asiryanong hari) 
nang lumuklok siya sa trono. 

Lumilitaw na noong maagang bahagi ng kaniyang 
paghahari, si Tiglat-pileser II ay naging abala sa 
pagtatatag ng mas matitibay na hanggahan para sa 
imperyo sa T, S, at H. Ngunit di-nagtagal, nanganib 
ang mga lupain ng Sirya at Palestina sa K dahil sa 
banta ng pananakop ng Asirya. 

Pangunahing binabanggit ng mga inskripsiyong 
Asiryano si Azriau ng la-i-da-a-a (Juda) may kaug- 
nayan sa isang kampanya ni Tiglat-pileser III sa Sir- 
ya. (Ancient Near Eastern Texts, p. 282, 283) Wa- 
ring ito ay isang pagtukoy kay Haring Azarias ng 
Juda, na mas kilala bilang si Uzias (829-778 B.C.E.), 
ngunit ang bagay na ito ay pinagtatalunan, sapag- 
kat sinasabi ng ilan na may panahong ang maliit na 
kaharian ng Samal sa Sirya ay tinawag ding Juda. 
Waring malayong mangyari na may gayong paga- 
nong hari na ang pangalan ay may kalakip na pa- 
ngalang Jah (ang pinaikling anyo ng Jehova) at na- 
bubuhay ring kasabay ng Judeanong hari na may 
gayunding pangalan, gayunman, hindi binabanggit 
ng Bibliya si Tiglat-pileser III may kaugnayan kay 
Azarias (Uzias), at ang mga rekord na Asiryano ay 
sira-sira na. 

Noong panahon ng paghahari ni Haring Menahem 
ng Israel (mga 790-781 B.C.E.), sumugod si Tiglat- 
pileser III (Pul) sa Palestina, at hiniling ni Menahem 
ang pabor ng Asiryano sa pamamagitan ng pagba- 
bayad dito ng tributo na may halagang “isang li- 
bong talento na pilak” (56,606,000 sa kasalukuyang 
halaga). Palibhasa'y panandaliang napaglubag, inia- 
tras ni Tiglat-pileser ang kaniyang mga hukbo. (2Ha 
15:19, 20) Tinutukoy ng mga dokumentong Asirya- 
no si Me-ni-hi-im-me (Menahem), kabilang na si 
Rezon (Rezin) ng Damasco at si Hiram ng Tiro, bi- 
lang mga sakop ni Tiglat-pileser. 

Pagkatapos nito, noong panahon ni Haring Ahaz 
ng Juda (761-746 B.C.E.), si Haring Peka ng Israel 
ay bumuo ng isang kompederasyon kasama si Ha- 
ring Rezin ng Damasco at sumalakay sa Juda. (2Ha 
16:5, 6: Isa 7:1, 2) Bagaman binigyang-katiyakan 
ng propetang si Isaias na sa loob ng maikling pana- 
hon ay mapapawi ang dalawang magkasabuwat na 
kaharian, ipinasiya ni Haring Ahaz na magpadala 
ng suhol kay Tiglat-pileser upang magpatulong 
sa kaniya. (2Ha 16:7, 8; Isa 7:7-16, 8:9-13) Inilara- 
wan ng isang inskripsiyong Asiryano ang tributong 
ibinayad ni la-u-ha-zi (Jehoahaz, o Ahaz) ng Juda 
at ng iba pang mga hari ng lugar na iyon gaya ng 
sumusunod: “ginto, pilak, lata, bakal, antimonyo, 
mga kasuutang lino na may makukulay na palamu- 
ti, mga kasuutan ng kanilang katutubong (industri- 
ya) (na yari sa) lanang matingkad na purpura... 


TIGLAT-PILESER (III) 


lahat ng uri ng mamahaling mga kagamitan ma- 
ging mga produkto ng dagat o ng kontinente, ang 
mga (piling) produkto ng kanilang mga pook, ang 
kayamanan ng (kanilang) mga hari, mga kabayo, 
mga mula (na sinanay para sa) pamatok.” (Ancient 
Near Eastern Texts, p. 282) Tumugon ang agresi- 
bong Asiryano sa panghihimok ni Ahaz at sinala- 
kay nito ang Israel, binihag ang ilang lunsod sa 
hilaga, at dinaluhong ang mga pook ng Gilead, Ga- 
lilea, at Neptali, anupat dinala ang marami sa pag- 
katapon. (2Ha 15:29, 1Cr 5:6, 26) Ang Damasco ay 
sinalakay at bumagsak sa mga hukbong Asiryano, 
at ang hari nito na si Rezin ay pinatay. Sa Damas- 
co, tinanggap ni Tiglat-pileser III ang pagdalaw ni 
Haring Ahaz ng Juda, na pumaroon upang magpa- 
salamat o kaya'y magpakita ng pagpapasakop sa 
Asirya.--2Ha 16:9-12. 

Kinasihan si Isaias na ihula na gagamitin ni Jeho- 
va ang hari ng Asirya tulad ng “isang upahang la- 
baha” upang '“ahitan” ang kaharian ng Juda. (Isa 7: 
17, 20) Kung ang “upahang labaha” man ay espesi- 
pikong tumutukoy kay Tiglat-pileser II, na sinuhu- 
lan ni Ahaz, o hindi, ipinakikita ng rekord na nagdu- 
lot siya ng malaking kabagabagan sa Judeanong 
hari at na ang suhol ni Ahaz ay 'hindi nakatulong sa 
kaniya.” (2Cr 28:20, 21) Maaaring ito ang unang ba- 
hagi ng 'baha' ng pagsalakay ng Asirya sa Juda, na 
sa dakong huli ay “aabot sa pinakaleeg ng kaharian,' 
gaya ng maliwanag na nangyari noong panahon ni 
Hezekias.--Isa 8:5-8, 2Ha 18:13, 14. 

Sa kaniyang mga inskripsiyon, sinabi ni Tiglat- 
pileser II tungkol sa hilagang kaharian ng Israel: 
“Ibinagsak nila ang kanilang haring si Peka (Pa-ga- 
ha) at inilagay ko si Hosea (A-ti-si-') bilang hari sa 
kanila. Tumanggap ako mula sa kanila ng 10 talen- 
to na ginto [$3,853,500], 1,000(?) talento na pilak 
[86,606,000] bilang kanilang [tri] buto at dinala ang 
mga iyon sa Asirya.” (Ancient Near Eastern Texts, 
p. 284) Sa gayon ay sinasabi ng Asiryanong hari na 
siya ang responsable sa panunungkulan ni Hosea bi- 
lang hari ng Israel pagkatapos niyang magpakana 
upang mapaslang ang hinalinhan ni Hosea, si Peka 
(mga 758 B.C.E.).---2Ha 15:30. 

Ayon sa sinaunang mga rekord ng Asirya, nagha- 
ri si Tiglat-pileser II sa loob ng 18 taon. Gayunman, 
waring ipinakikita ng mga pagtukoy sa Bibliya na 
naghari siya nang mas mahabang panahon, ya- 
mang may mga pagtukoy sa kaniya mula noong pa- 
nahon ni Menahem hanggang noong panahon ni 
Hosea. Ngunit hindi inilalaan ng Hebreong Kasula- 
tan ang lahat ng detalyeng kailangan upang tiya- 
kang masabi na mali ang mga rekord ng Asir- 
ya sa kasong ito. Bunga ito ng ilang kadahilanan: 
Hindi matiyak kung paano aayusin sa kronolohi- 
kal na pagkakasunud-sunod ang mga panahon ng 


TIKTIK 


paghahari ng mga hari ng Israel. Dapat ding pansi- 
nin na ang yugto bago ang panahong karaniwang 
itinatakda bilang pasimula ng paghahari ni Tiglat- 
pileser ay medyo malabo kung may kinalaman sa 
sinaunang mga rekord at itinuturing na isang pana- 
hon ng malaking paghina ng mga Asiryano. Kaya 
ang Pranses na iskolar na si Georges Roux, sa kani- 
yang aklat na Ancient Iraq, ay nagsasabi na “sa loob 
ng tatlumpu't anim na taon . . . ang Asirya ay halos 
naging paralisado.” Tungkol kay Ashurnirari V, na 
ipinapalagay na hinalinhan ni Tiglat-pileser II, ang 
awtor ding ito ay nagkomento: “Halos hindi siya na- 
ngahas na lumabas sa kaniyang palasyo at ma- 
lamang na napatay siya sa isang rebolusyon na 
sumiklab sa Kalhu at inilagay sa trono ang kani- 
yang nakababatang kapatid [?], si Tiglat-pileser III.” 
(1964, p. 251) Dahil dito, waring talagang posible na 
naghari si Tiglat-pileser nang mas mahabang pana- 
hon kaysa sa karaniwang ipinapalagay, kahit mara- 
hil bilang isang kasamang-tagapamahala. 

Sa 2 Cronica 28: 16, binanggit na si Ahaz ay nag- 
sugo “sa mga hari ng Asirya upang matulungan nila 
siya.” Bagaman ang pangmaramihang “mga hari,” 
na nasa Hebreong tekstong Masoretiko, ay anyong 
pang-isahan (“hari”) sa Septuagint at sa iba pang 
mga sinaunang manuskrito, may makabagong mga 
salin na pabor sa Hebreong pangmaramihan. (JP, 
NW) Itinuturing ng ilang iskolar na ang pangmara- 
mihan dito ay nagpapahiwatig lamang ng karinga- 
lan at kadakilaang ipinatutungkol sa isang monarka 
(si Tiglat-pileser III) bilang ang “hari ng mga hari.” 
Gayunman, itinatawag-pansin din ang mapagham- 
bog na pag-aangkin ng Asiryanong monarka na na- 
kaulat sa Isaias 10:8: “Hindi ba ang aking mga prin- 
sipe ay mga hari rin?” Posible kung gayon na ang 
pagtukoy kay “Pul na hari ng Asirya” (2Ha 15:19) ay 
maaari ring ikapit sa diwa ng pagiging tagapamaha- 
la niya sa isang probinsiya ng Asirya bago siya na- 
ging pinuno ng buong imperyo. 

Nang mamatay si Tiglat-pileser II, hinalinhan 
siya ni Salmaneser V. Marami pa sanang detalye 
ang maaaring malaman tungkol sa haring ito kung 
hindi lamang ipinasira ng isa pang sumunod na 
hari, si Esar-hadon, ang mga inskripsiyon ni Tiglat- 
pileser, isang pambihirang paghamak na hindi pa 
nangyari sa kasaysayan ng Asirya. 


TIKTIK. Taong kumukuha ng impormasyon sa 
pamamagitan ng palihim na pagmamanman. No- 
ong 1512 B.C.E., mula sa kampamento ng Israel sa 
Ilang ng Paran, nagsugo si Moises ng 12 pinuno 
(kumakatawan sa lahat ng tribo maliban sa tribo ni 
Levi) upang magsiyasat sa lupain ng Canaan. Pina- 
hintulutan ito ni Jehova dahil sa kahilingan ng mga 
Israelita, na nagsabi: “Magsugo tayo ng mga lalaki 
sa unahan natin upang siyasatin nila ang lupain 


1306 


para sa atin at magbalik sa atin ng salita may kina- 
laman sa daan na dapat nating ahunin at sa mga 
lunsod na ating paroroonan.” (Deu 1:22, 23) Mala- 
mang na naghiwa-hiwalay sila, marahil ay dala- 
dalawa, at naglakbay sa buong lupain hanggang 
sa H sa “pagpasok sa Hamat” at sa K patungo sa da- 
gat. (Bil 13:21, tingnan ang HAMAT, HAMATEO.) Pag- 
balik nila, bagaman sang-ayon ang lahat na ang 
lupain ay tunay ngang “inaagusan ng gatas at 
pulot-pukyutan,” sampu sa mga tiktik ang nagbi- 
gay ng di-mapananaligang ulat na naghasik ng ta- 
kot sa mga Israelita. Tanging sina Josue at Caleb 
ang nagpatibay-loob sa kanila na pumasok sa lupa- 
in at ariin ito. Dahil sa kawalan ng pananampalata- 
ya ng Israel palibhasa'y nagpaimpluwensiya sila sa 
masamang ulat, itinalaga ng Diyos na lahat ng la- 
laki na 20 taong gulang at pataas ay mamamatay 
sa ilang sa loob ng pinahabang yugto na 40-tadng 
pagpapagala-gala. Hindi kasama rito sina Josue at 
Caleb, gayundin ang tribo ni Levi.--Bil 13:1-33, 
14:6-38, Deu 1:24-40. 

Noong 1473 B.C.E., nagsugo si Josue ng dalawang 
tiktik sa kabila ng Jordan upang tiktikan ang Jerico. 
Tinulungan ni Rahab na patutot ang mga tiktik at 
siya naman pati ang kaniyang sambahayan ay ini- 
ligtas nang bumagsak ang Jerico. (Jos 2:1-24, 6:1, 
22-25, Heb 11:31) Ang iba pang halimbawa ng pa- 
niniktik ay binabanggit sa Hukom 1:22-26, 18:1-10, 
14, 17, 1 Samuel 26:4. Ang mga mensahero ni Da- 
vid na isinugo kay Haring Hanun ng Ammon ay pi- 
naratangan ng paniniktik kung kaya minaltrato ang 
mga ito. (2Sa 10:1-7) Nagsugo naman si Absalom 
ng mga tiktik sa buong Israel, hindi upang kumuha 
ng impormasyon para sa kaniyang pakikipagsabu- 
watan laban kay David kundi upang mangalap ng 
suporta para sa kaniyang mapanghimagsik na layu- 
nin.---2Sa 15:10-12. 

Sumulat ang apostol na si Pablo hinggil sa kani- 
yang pagdalaw sa Jerusalem kasama sina Bernabe 
at Tito, anupat binanggit niya na noong panahong 
iyon ay may “mga bulaang kapatid na pumasok 
nang tahimik, na pumuslit upang maniktik sa ating 
kalayaan na taglay natin kaisa ni Kristo Jesus.” 
--Gal 2:1-5. 


TIKVA [Pag-asa]. 

1. Biyenan ni Hulda na propetisa, anak ni Harhas. 
(2Ha 22:14) Ang pangalang ito ay binabaybay na 
Tokhat ayon sa tekstong Masoretiko sa 2 Cronica 
34:22. 

2. Ama ng isang Jahzeias na nabuhay noong pa- 
nahon ni Ezra.---Ezr 10:10, 11, 15, tingnan ang JAH- 
ZEIAS. 


TILGAT-PILNESER. 
PILESER (MI). 


Tingnan ang TIGLAT- 


1307 


TILON. Isang anak ni Shimon sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 4:20. 
TIMBANGAN. Isang kasangkapan na gina- 


gamit sa pagtimbang. Pamilyar ang mga tao noon 
sa isang simpleng timbangan. Binubuo iyon ng pa- 
halang na pingga, na ang gitnang bahagi ay naka- 
kabit sa isang tulos o panali, at sa magkabilang 
dulo ng pingga ay may nakasabit na isang bande- 
ha o pangawit. Inilalagay ang bagay na titimbangin 
sa isang bandeha (o isinasabit sa isang pangawit, 
gaya ng ginagawa sa maliit na supot ng salapi), at 
inilalagay naman sa kabilang panig ang katumbas 
na mga panimbang. (Jer 32:10; Isa 46:6; Gen 23:15, 
16; Eze 5:1; tingnan ang SALAPI.) Sa panahon ng 
taggutom, maging ang pagkain ay maingat na si- 
nusukat sa isang timbangan. Ang sakay ng kaba- 
yong itim na inilalarawan sa Apocalipsis 6:5 ay 
may hawak na isang pares ng timbangan “para sa 
pagsukat ng tinapay ayon sa timbang, upang lu- 
marawan ... sa mahihirap na panahon, kung kailan 
nagiging napakamahal ng mga panustos.”--The 
Expositor's Greek Testament, inedit ni W. Nicoll, 
1967, Tomo V, p. 390. 

Iniutos ni Jehova ang pagkamatapat at ang pag- 
gamit ng hustong timbangan (Lev 19:35, 36), sapag- 
kat karima-rimarim sa kaniya ang madayang pares 
ng timbangan. (Kaw 11:1: 16:11, Eze 45:10) Magi- 
ging di-husto ang timbangan kung gagawing hindi 
pantay ang haba ng mga braso nito, at magiging 
mas mababa ang ipakikita nitong timbang kung ga- 
gawing medyo maikli ang mga braso nito o gaga- 
wing mas makapal at mas mabigat ang pingga nito. 
May mga pagkakataong gumamit ang mga Israelita 
ng mga timbangan nang may pandaraya (Os 12:7: 
Am 8:5), at dinagdagan pa nila ang panlilinlang sa 
pamamagitan ng paggamit ng di-hustong mga pa- 
nimbang, anupat may isang set ng panimbang para 
sa pagbili at may isa pa para sa pagbebenta.---Kaw 
20:23. 

Tinutukoy rin ang timbangan sa makasagisag na 
paraan, gaya noong banggitin ni Job na ‘tinimbang 
sa timbangan ang kaniyang kapighatian." (Job 6:2) 
Ang pagiging walang-kabuluhan ng mga tao ay 
idiniin sa pagsasabing mas magaan sila kaysa sa 
isang singaw sa timbangan (Aw 62:9), at ang mga 
bansa naman ay inihambing sa walang-halagang 
alikabok sa timbangan ayon sa pangmalas ni Jeho- 
va na, wika nga, may kakayahang timbangin ang 
lahat ng mga burol sa timbangan. (Isa 40:12, 15) 
Kung minsan, ginagamit ang timbangan upang 
lumarawan sa hustong sukat ng kahatulan.---Job 
31:6, Dan 5:27. 


TIMEO [Pinarangalan]. Ama ni Bartimeo na 
pulubing bulag na pinagaling ni Jesus.---Mar 10:46. 


TIMNA 


TIMNA. 

1. Babae ng anak ni Esau na si Elipaz at ina ni 
Amalek. (Gen 36:10-12) Sa talaangkanan sa 1 Cro- 
nica 1:36, doon ay unang binanggit nang isa-isa 
ang limang anak ng anak ni Esau na si Flipaz. Su- 
munod ay idinagdag, “si Timna at si Amalek.” Nag- 
komento si Propesor C. F. Keil tungkol dito: “Ang 
pagdaragdag ng dalawang pangalan na Timna at 
Amalek sa Cronica, sa gayon, ay lumilitaw na isa 
lamang pagpapaikli, na maaaring ipinahintulot ng 
awtor na gawin niya, yamang mula sa Genesis ay 
kilala na ng kaniyang mga mambabasa ang kaapu- 
apuhan ni Esau. Gayundin, maaaring nahadlangan 
ng pangalang Timna, dahil sa anyo nito (isang an- 
yong pambabae), ang ideya ng ilang makabagong 
manunuri na si Timna ay isa ring anak na lalaki ni 
Elipaz.” (Commentary on the Old Testament, 1973, 
Tomo III, First Chronicles, p. 53) Kaya nga, ang 
anim na anak ni Flipaz ay itinala, ngunit may kala- 
kip na pagbanggit na ang isa sa kanila, si Amalek, 
ay mula sa babae ni Elipaz na si Timna. Dapat 
tandaan na ang Amalek ay naging isang bansa 
na napopoot sa bayan ng Diyos at may kinala- 
man sa kaniya ay sinabi ni Jehova: “Si Jehova 
ay makikipagdigma sa Amalek sa sali't salinlahi.” 
(Exo 17:8-16) Kaya ibinibigay ng mga ulat, kapuwa 
sa Genesis at sa Mga Cronica, ang detalyeng ito 
may kinalaman sa pinanggalingan ng Amalek. Ang 
Timna na ito ay posibleng siya ring Blg. 2. 

2. Isang anak ni Seir na Horita, samakatuwid ay 
kapatid na babae ni Lotan at ng iba pang mga anak 
ni Seir. (Gen 36:20-22, 1Cr 1:39) Posibleng siya rin 
ang Blg. 1. 

3. Ang unang pangalang masusumpungan sa 
talaan ng 11 “shik ni Esau,” o Edom. (Gen 36:40-43, 
1Cr 1:51-54) Sa pangmalas ng maraming tagapag- 
salin, ang Timna at ang iba pang mga pangalang 
nakatala ay personal na mga pangalan. (AS, KJ, JB, 
NW, RS) Gayunman, karaniwan nang kinikilala na 
ang pananalitang “ayon sa kanilang mga pamil- 
ya, ayon sa kanilang mga dako, ayon sa kanilang 
mga pangalan” ay nagpapahiwatig na isang tribo 
o isang lugar ang tinutukoy. Kaya naman mas pi- 
nili ng ilang bersiyon ang mga pananalitang gaya 
ng “pinuno ng Timna.” (JP, AT) Sa katunayan, sa 
Genesis 36:41, sa talaan ding iyon, ay lumilitaw 
ang pangalan ng isang babae, Oholibama, anupat 
nagpapahintulot na maging pangalan ng isang ba- 
bae ang Timna. Iniugnay nina Eusebius at Jerome 
ang Timna sa isang dakong Edomita na tinatawag 
na “Thamna,” na umiral noong mga araw nila. 
(Onomasticon, 96, 24-27) Gayunman, sa kasaluku- 
yan ay hindi alam ang lokasyon ng gayong pook na 
ipinangalan kay Timna. 


TIMNAH 


TIMNAH. 


1. Isang lokasyon sa hangganan ng Juda at Dan. 
(Jos 15:1, 10; 19:40-43) Ipinapalagay ng ilan na ito 
ay ang lugar na doo'y napanatili ang kaunting pag- 
kakahawig sa sinaunang pangalan, ang Khirbet Tib- 
nah, na mga 6 na km (3.5 mi) sa K ng Bet-semes. 
Gayunman, sa lugar na iyon ay walang natagpuang 
arkeolohikal na mga labi na mas maaga pa sa mga 
panahong Romano. Pinapaboran naman ng mara- 
mi ang Tell el-Batashi (Tel Batash), na mga 7 km 
(4.5 mi) sa KHK ng Bet-semes na nasa T na pam- 
pang ng agusang libis ng Sorek. 

Nang “naghahanap siya ng pagkakataon laban sa 
mga Filisteo,” na noo'y namamahala sa Israel, si 
Samson ay pumili ng isang babaing Filisteo na 
taga-Timnah upang mapangasawa niya. Habang 
patungo siya sa lunsod, isang leon ang pinatay niya 
sa pamamagitan lamang ng kaniyang mga kamay 
sa mga ubasan ng Timnah. (Huk 14:1-6) Noong pa- 
nahon ni Haring Ahaz, binihag ng mga Filisteo ang 
Timnah at ang mga sakop na bayan nito.--2Cr 
28:16-19. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
Ipinapalagay ng mga iskolar na ang Timnah na ito 
ay ang Khirbet et-Tabbana (Horvat Tibnah), na mga 
3 km (2 mi) sa HK ng Gibeah (El Jab'a). (Jos 15:20, 
48, 57) Maliwanag na malapit sa Timnah na ito, pin- 
lano ni Juda na gupitan ang kaniyang mga tupa, at 
sa Enaim (na nasa daan patungong Timnah) ay su- 
miping siya kay Tamar, palibhasa'y napagkamalan 
niya itong isang patutot.---Gen 38:12-18. 


TIMNAT-HERES. [okasyon ng mana ni Jo- 
sue sa bulubunduking pook ng Efraim, sa H ng 
Bundok Gaas. Nang maglaon ay dito rin siya inili- 
bing. (Huk 2:8, 9) Tinatawag itong Timnat-sera sa 
ibang talata. 


TIMNAT-SERA. Ang lunsod na ibinigay kay 
Josue bilang kaniyang mana sa bulubunduking 
pook ng Efraim. Hiniling ni Josue ang Timnat-sera, 
at “sa utos ni Jehova” ay ibinigay ito sa kaniya ng 
mga anak ni Israel. Itinayo niya ang lunsod at nang 
dakong huli ay dito siya inilibing. (Jos 19:49, 50; 
24:30) Kapuwa sa Hebreong tekstong Masoretiko at 
sa Griegong Septuagint, “Timnat-heres” ang maba- 
basa sa Hukom 2:9 sa halip na “Timnat-sera.” Hindi 
alam kung ano ang dahilan pagkakaibang ito ng 
mga pangalan. 

Ipinapalagay ng ilan na ang Timnat-sera ay ang 
Khirbet Tibnah, na mga 30 km (19 na mi) sa TK ng 
Sikem. Palibhasa'y nasa kanluraning gilid ng bulu- 
bunduking pook, matatanaw mula sa Khirbet Tib- 
nah ang baybaying kapatagan. Ang Bundok Gaas, 
sa T ng Timnat-sera (Timnat-heres) (Jos 24:30, Huk 
2:9), ay hindi matukoy nang tiyakan ngayon. 


1308 


TIMNITA [Ng (Mula sa) Timnah]. Isang taong 
taga-Timnah. Sa kaisa-isang paglitaw nito, ang ter- 
mino ay ikinapit sa biyenan ni Samson.--Huk 15:6. 


TIMOG. 


TIMON, I. Isang mahalagang bahagi ng ka- 
sangkapan ng barko para sa pagmamaniobra. Iba't 
iba ang istilo at bilang ng mga timon ng sinau- 
nang mga sasakyang-dagat. Ang ilan ay may ii- 
sang gaod. Gayunman, kadalasan, ang mga barkong 
Griego at Romano ay may dalawang sagwan sa 
popa, anupat bawat isa ay magagamit nang bukod 
at nakausli mula sa isang bukasan sa gilid ng barko. 
Kapag nakaangkla ang sasakyang-dagat, ang mga 
sagwan na panimon ay nakaangat sa tubig at naka- 
tali. 

“Mga sagwan na panimon” (“mga ugit,” MB) ang 
ginamit sa barkong sinakyan ni Pablo patungong 
Roma na nawasak sa Malta. Pagkaputol sa mga 
angkla, at bago itaas ang layag sa unahan, kinalag 
muna ng mga magdaragat ang mga tali ng mga 
sagwan na panimon upang maigiya ang barko patu- 
ngo sa dalampasigan.---Gaw 27:40. 

Ipinakita ni Santiago (3:4, 5) kung gaano kalakas 
ang kapangyarihan ng dila sa pagkontrol sa buong 
katawan ng isang tao nang ihalintulad niya ito sa 
isang timon (“sagwang panimon,” Int) na napakaliit 
kung ihahambing sa malaking barko ngunit napa- 
kamakapangyarihan. 


TIMON, II [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “karangalan”]. Isa sa pitong lalaking 
“puspos ng espiritu at karunungan” na inatasan 
ng mga apostol upang mag-asikaso sa “araw-araw 
na pamamahagi” ng pagkain sa bagong-tatag na 
kongregasyong Kristiyano. Bagaman ang pangalan 
niya ay Griego, malamang na siya'y ipinanganak na 
Judio.—Gaw 6:1-6. 


TIMOTEO [Isa na Nagpaparangal sa Diyos]. 
Anak ng isang babaing Judio, si Eunice, at ng isang 
amang Griego (hindi binanggit ang pangalan sa Ka- 
sulatan). Habang napakabata pa, itinuro kay Timo- 
teo ng kaniyang ina at malamang na pati ng kani- 
yang lola na si Loida “ang banal na mga kasulatan.” 
(Gaw 16:1, 2Ti 1:5, 3:15) Hindi alam ang eksaktong 
panahon kung kailan tinanggap ni Timoteo ang 
Kristiyanismo. Gayunman, marahil noong pagtata- 
pos ng 49 o noong pasimula ng 50 C.E., nang duma- 
ting ang apostol na si Pablo sa Listra (maliwanag na 
ang lugar na pinagmulan ni Timoteo) sa pagpapatu- 
loy ng kaniyang ikalawang paglalakbay bilang mi- 
syonero, ang alagad na si Timoteo (marahil ay nasa 
mga huling taon ng kaniyang pagkatin-edyer o mga 
unang taon ng edad 20) mayroon nang “mabuting 


Tingnan ang NEGEB. 


1309 


ulat mula sa mga kapatid sa Listra at Iconio.”---Gaw 
16:2. 

Maaaring noong panahong iyon, bilang resulta ng 
pagkilos ng espiritu ng Diyos, ipinahayag ang ilang 
hula o prediksiyon may kinalaman kay Timoteo. 
Pagkatapos na ipahiwatig ng banal na espiritu sa ga- 
nitong paraan ang magiging kinabukasan ni Timo- 
teo, ang matatandang lalaki ng kongregasyon ay 
nakisama sa apostol na si Pablo sa pagpapatong ng 
kanilang mga kamay kay Timoteo, sa gayon ay iti- 
natalaga ito para sa isang partikular na paglilingkod 
may kaugnayan sa kongregasyong Kristiyano. (1Ti 
1:18, 4:14, 2Ti 1:6, ihambing ang Gaw 13:3.) Pinili ni 
Pablo si Timoteo bilang kasamahan sa paglalakbay 
at, upang maiwasang magbigay sa mga Judio ng 
dahilang ikatitisod, tinuli niya ito.--Gaw 16:3. 

Naglakbay Kasama ni Pablo. Habang kasama 
ni Pablo, nakibahagi si Timoteo sa mga gawaing 
Kristiyano sa Filipos, Tesalonica, at Berea. (Gaw 
16:11-17:10) Nang kailanganing lisanin ni Pablo ang 
Berea dahil sa pagsalansang na sulsol ng mga pana- 
tikong Judio, iniwan ng apostol sina Silas at Timoteo 
upang mangalaga sa bagong grupo ng mga mana- 
nampalataya roon. (Gaw 17:13-15) Lumilitaw na 
pagkatapos nito ay nagpadala ng mensahe si Pablo 
sa Berea, anupat sinabihan si Timoteo na dalawin 
ang mga kapatid sa Tesalonica, sa gayon ay patiba- 
ying-loob sila na manatiling tapat sa kabila ng ka- 
pighatian. (1Te 3:1-3, tingnan ang ATENAS [Ang Ga- 
wain ni Pablo sa Atenas].) Lumilitaw na si Timoteo 
ay muling nakasama ni Pablo sa Corinto at nagha- 
tid ng mabuting balita tungkol sa katapatan at pag- 
ibig ng mga Kristiyanong taga-Tesalonica. (Gaw 
18:5: 1Te 3:6) Sa liham na ipinadala ni Pablo sa mga 
taga-Tesalonica pagkatapos nito, binanggit niya ang 
mga pangalan nina Silvano (Silas) at Timoteo sa ba- 
ting pambungad, gaya rin ng ginawa niya sa kani- 
yang ikalawang liham sa kanila.--1Te 1:1, 2Te 1:1. 

Noong ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang mis- 
yonero (mga 52-56 C.E.), muli siyang sinamahan ni 
Timoteo. (Ihambing ang Gaw 20:4.) Habang nasa 
Efeso si Pablo (1Co 16:8), sa kaniyang unang liham 
sa mga taga-Corinto ay sinabi niya: “Isinusugo [ko] 
sa inyo si Timoteo, yamang siya ang aking minama- 
hal at tapat na anak sa Panginoon, at ipaaalaala niya 
sa inyo ang aking mga pamamaraan may kaugna- 
yan kay Kristo Jesus, gaya ng itinuturo ko sa lahat 
ng dako sa bawat kongregasyon.” (1Co 4:17) Ngunit 
sa pagtatapos ng liham na ito, ipinahiwatig ni Pablo 
na maaaring hindi makarating si Timoteo sa Corin- 
to: “Kung darating si Timoteo, tiyakin ninyo na wala 
siyang anumang ikatatakot sa gitna ninyo, sapagkat 
nagsasagawa siya ng gawain ni Jehova, gaya ko rin 
naman.” (1Co 16:10) Kung talagang nakadalaw si 
Timoteo sa Corinto, malamang na ito ay noong bago 
lumisan sina Timoteo at Erasto sa Efeso patungong 


TIMOTEO 


Macedonia, yamang magkasama sina Timoteo at 
Pablo sa Macedonia nang isulat ang ikalawang liham 
sa mga taga-Corinto (batay sa ulat ni Tito, hindi ni 
Timoteo). (Gaw 19:22: 2Co 1:1: 2:13; 7:5-7) Marahil 
ay hindi natuloy si Timoteo sa kaniyang binalak na 
pagdalaw. Mahihiwatigan ito sa ikalawang liham ni 
Pablo sa mga taga-Corinto, kung saan wala siyang 
sinabi na naroon si Timoteo kundi binanggit lamang 
na naging kasamahan niya ito. (2Co 1:19) Nang 
maglaon, noong panahong sumulat si Pablo sa mga 
taga-Roma, lumilitaw na mula sa Corinto (ang lugar 
na pinagmulan ni Gayo), si Timoteo ay kasama niya. 
--Ihambing ang Ro 16:21, 23, 1Co 1:14. 

Ang pangalan ni Timoteo ay binanggit sa bating 
pambungad ng mga liham na isinulat ni Pablo sa 
mga taga-Filipos (1:1), mga taga-Colosas (1:1), at 
kay Filemon (tal 1) noong panahon ng unang pag- 
kabilanggo ng apostol sa Roma. Lumilitaw na si Ti- 
moteo mismo ay dumanas ng pagkabilanggo sa 
Roma sa loob ng panahon sa pagitan ng pagsulat ng 
liham sa mga taga-Filipos at ng liham sa mga Heb- 
reo.---Fil 2:19; Heb 13:23. 

Mga Pananagutan at mga Kuwalipikasyon. 
Nang makalaya na si Pablo sa bilangguan, si Timo- 
teo ay muling nakibahagi sa ministeryo kasama ng 
apostol, anupat nanatili sa Efeso sa tagubilin nito. 
(1Ti 1:1-3) Noong panahong iyon (mga 61-64 C.E.), 
si Timoteo ay maaaring mahigit na sa 30 tadng gu- 
lang at mayroon nang awtoridad na mag-atas ng 
mga tagapangasiwa at mga ministeryal na lingkod 
sa kongregasyon. (1Ti 5:22) Lubusan na siyang may 
kakayahang gampanan ang mabibigat na panana- 
gutang ito, anupat napatunayan ang pagiging ku- 
walipikado niya sa pamamagitan ng pagpapagal bi- 
lang malapit na kasamahan ng apostol na si Pablo sa 
loob ng 11 taon o mahigit pa. Masasabi ni Pablo 
tungkol sa kaniya: “Wala na akong iba pa na may sa- 
loobing katulad ng sa kaniya na tunay na magma- 
malasakit sa mga bagay na may kinalaman sa inyo. 
... Alam ninyo ang katunayan na ipinakita niya 
tungkol sa kaniyang sarili, na tulad ng isang anak sa 
ama ay nagpaalipin siyang kasama ko sa ikasusu- 
long ng mabuting balita.” (Fil 2:20-22) At isinulat 
niya kay Timoteo: “Hindi ko kailanman tinitigilan 
ang pag-alaala sa iyo sa aking mga pagsusumamo, 
gabi at araw na nananabik na makita ka, habang 
inaalaala ko ang iyong mga luha, upang mapuspos 
ako ng kagalakan. Sapagkat ginugunita ko ang pana- 
nampalatayang nasa iyo na walang anumang pag- 
papaimbabaw. ”--2Ti 1:3-5. 

Bagaman nagtiis siya ng malimit na pagkakasakit 
dahil sa problema sa sikmura (1Ti 5:23), naging 
handa si Timoteo na magpagal alang-alang sa kapa- 
kanan ng ibang tao. Dahil sa kaniyang maiinam na 
katangian, napamahal siya sa apostol na si Pablo, 
na gustung-gustong makapiling si Timoteo noong 


TIMOTEO, MGA LIHAM KAY 


malapit na itong mamatay. (2Ti 4:6-9) Palibhasa'y 
masasabing bata pa, si Timoteo ay maaaring dating 
mahiyain at atubiling gamitin ang kaniyang awtori- 
dad. (Ihambing ang 1Ti 4:11-14, 2Ti 1:6, 7: 2:1.) Ipi- 
nakikita nito na si Timoteo ay hindi isang taong ma- 
pagmapuri kundi kinilala niya ang kaniyang mga 
limitasyon. 


TIMOTEO, MGA LIHAM KAY. Dalawang 
kinasihang liham ng Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan na ipinatungkol kay Timoteo ng apostol na 
si Pablo, na nagpakilala bilang ang manunulat sa 
pambungad na mga salita ng bawat liham. (1Ti 1:1, 
2Ti 1:1) Maliwanag na ang unang liham ay isinulat 
mula sa Macedonia. Ang isang saligan upang ma- 
tantiya kung kailan isinulat ang liham na ito ay ma- 
susumpungan sa unang kabanata, talata 3, na ka- 
babasahan: “Kung paanong pinatibay-loob kitang 
manatili sa Efeso nang ako ay patungo na sa Mace- 
donia, gayundin ang ginagawa ko ngayon.” Hindi ito 
binabanggit sa aklat ng Mga Gawa, na sumasaklaw 
sa yugto mula sa panahon ng pag-akyat ni Jesus sa 
langit noong 33 C.E. hanggang sa ikalawang taon 
ng pagkakabilanggo ni Pablo sa Roma, noong mga 
61 C.E. Kaya naman waring pinatibay-loob ni Pablo 
si Timoteo na manatili sa Efeso pagkaraang mapa- 
laya siya, at lumilitaw na pagkatapos ay lumisan si 
Pablo patungong Macedonia. Ilalagay nito ang pa- 
nahon ng pagsulat ng Unang Timoteo sa pagitan ng 
petsa ng pagpapalaya sa apostol mula sa kaniyang 
unang pagkakabilanggo sa Roma at ng kaniyang 
huling pagkakabilanggo roon, o noong mga 61- 
64 C.E. Ang ikalawang liham ay isinulat sa Roma sa 
panahon ng huling pagkakabilanggo ni Pablo (mala- 
mang ay mga 65 C.E.) at di-nagtagal bago siya ma- 
matay.--2Ti 1:8, 17: 4:6-9. 

Autentisidad. Ang autentisidad ng Una at 
Ikalawang Timoteo ay lubusan nang napagtibay. Iti- 
natala ng lahat ng namumukod-tanging sinaunang 
mga katalogo, pasimula sa Muratorian Fragment ng 
ikalawang siglo C.E., ang dalawang liham bilang ka- 
nonikal. Pinakamahalaga sa lahat, ang mga liham 
na ito ay lubusang kasuwato ng iba pang bahagi ng 
Kasulatan at sumipi mula sa mga iyon. Naglalaman 
ang mga ito ng mga pagsipi o mga pagtukoy mula 
sa Mga Bilang (16:5: 2Ti 2:19), Deuteronomio (19:15, 
25:4: 1Ti 5:18, 19), Isaias (26:13, 2Ti 2:19), at sa mga 
salita ni Jesu-Kristo (Mat 10:10: Luc 10:7: 1Ti 5:18). 
Kapansin-pansin ang malimit na mga pagbanggit sa 
pananampalataya (1Ti 1:2, 4, 5, 14, 19; 2:7, 15: 3: 
9, 13: 4:1, 6, 12; 5:8, 12, 6:10-12, 21, 2Ti 1:5, 13, 2: 
18, 22, 3:8, 10, 15: 4:7), at gayundin ang pagdiriin sa 
tamang doktrina (1Ti 1:3, 4: 4:1-3, 6, 7: 6:3, 4, 20, 
21: 2Ti 1:13, 3:14, 15: 4:3, 5), paggawi (1Ti 2:8-11, 
15: 3:2-13, 4:12, 5:1-21, 6:1, 2, 11-14, 2Ti 2:22), pa- 
nalangin (1Ti 2:1, 2, 8: 4:5: 5:5; 2Ti 1:3), at tapat na 


1310 


pagbabata sa ilalim ng pagdurusa (2Ti 1:8, 12; 2: 
3, 8-13). 

Mga Kalagayan Nang Isulat ang Unang Ti- 
moteo. Noong mga 56 C.E., nang pulungin ng 
apostol na si Pablo sa Mileto ang matatandang lala- 
ki ng kongregasyon ng Efeso, sinabi niya sa kanila: 
“Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa gitna ninyo 
ang mapaniil na mga lobo at hindi makikitungo 
nang magiliw sa kawan, at mula sa inyo mismo ay 
may mga taong babangon at magsasalita ng mga 
bagay na pilipit at ilalayo ang mga alagad upang pa- 
sunurin sa kanila.” (Gaw 20:29, 30) Sa loob lamang 
ng ilang taon, ang situwasyon may kinalaman sa 
pagtuturo ng huwad na mga doktrina ay naging na- 
pakalubha anupat pinatibay-loob ni Pablo si Timo- 
teo na manatili sa Efeso, upang “mautusan [nito] 
ang ilan na huwag magturo ng kakaibang doktrina, 
ni magbigay-pansin man sa mga kuwentong di- 
totoo at sa mga talaangkanan.” (1Ti 1:3, 4) Kaya na- 
man kinailangan ni Timoteo na makipagbaka ukol 
sa espirituwal na pakikipagdigma sa loob ng kongre- 
gasyong Kristiyano upang maingatan ang kadalisa- 
yan nito at upang matulungan ang mga miyembro 
nito na manatili sa pananampalataya. (1:18, 19) 
Ang pagkakapit niya ng mga bagay na binanggit 
sa liham ng apostol ay magsisilbing pananggalang 
upang hindi mapahiwalay ang mga miyembro ng 
kongregasyon. 

Para umunlad ang kongregasyon, ang panalangin 
ay hindi dapat kaligtaan. Upang ang mga Kristiya- 
no ay makapagpatuloy na mamuhay ng isang paya- 
pa at tahimik na buhay nang walang hadlang, ang- 
kop na manalangin sila may kinalaman sa mga hari 
at mga taong may mataas na katayuan sa pamaha- 
laan. Hinggil sa mga kumakatawan sa kongregas- 
yon sa panalangin, sumulat si Pablo: “Nais ko na sa 
bawat dako ay magpatuloy sa pananalangin ang 
mga lalaki, na itinataas ang matatapat na kamay, 
hiwalay sa poot at mga debate.” Nangangahulugan 
ito ng paglapit sa Diyos sa dalisay na paraan, nang 
walang anumang damdamin ng poot o galit sa iba. 
-ITi 2:1-8. 

Dapat ding maging mapagbantay si Timoteo na 
ang mga babae ay manatili sa dakong itinalaga sa 
kanila ng Diyos (1Ti 2:9-15), na mga kuwalipika- 
dong lalaki lamang ang maglingkod bilang mga ta- 
gapangasiwa at mga ministeryal na lingkod sapag- 
kat sila'y magsisilbing matibay na balwarte laban sa 
apostasya (3:1-13, 5:22), na karapat-dapat na mga 
babaing balo ang tumanggap ng tulong mula sa 
kongregasyon (5:3-16), na mabigyan ng kaukulang 
konsiderasyon ang matatandang lalaki na nanga- 
ngasiwa sa mahusay na paraan (5:17-19), na ang 
mga alipin ay gumawi nang wasto may kaugnayan 
sa mga may-ari sa kanila (6:1, 2), na ang lahat ay 
makontento sa tinataglay nila sa halip na magha- 


1311 


ngad na yumaman (6:6-10), at na ang mayayaman 
ay huwag maglagak ng kanilang pag-asa sa ma- 
teryal na mga bagay, kundi sa halip ay maging 
mayaman sa maiinam na gawa at magpakita ng 
pagkabukas-palad (6:17-19). Si Timoteo mismo ay 
kailangang maging 'halimbawa sa mga tapat sa 
pagsasalita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa pananampa- 


TIMOTEO, MGA LIHAM KAY 


lataya, sa kalinisan’ at kailangan din siyang patuloy 
na sumulong.---4:12, 15, 16, 6:11-14. 

Mga Kalagayan Nang Isulat ang Ikalawang 
Timoteo. Noong 64 C.E. sinalanta ng isang mala- 
king sunog ang Roma, anupat nasira ang mga isang 
kapat ng lunsod. Naging usap-usapan na kagaga- 
wan iyon ni Cesar Nero. Upang ipagsanggalang ang 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG UNANG TIMOTEO 


Payo sa isang Kristiyanong matanda may kinalaman sa kani- 
yang mga pananagutan 

Isinulat ng apostol na si Pablo, maliwanag na pagkaraang ma- 
palaya siya mula sa kaniyang unang pagkakabilanggo sa 
Roma 


Payo para sa sariling espirituwal na kapakanan ni Ti- 
moteo 
Makipagbaka ukol sa espirituwal na pakikipagdigma, anu- 

pat pinananatili ang pananampalataya at ang isang ma- 
buting budhi (1:18, 19) 

Dapat mong pagtuunan ng pansin, hindi ang pagsasanay sa 
katawan, kundi ang makadiyos na debosyon: huwag ha- 
yaang hamakin ng iba ang iyong kabataan kundi sa halip 
ay maging mabuting halimbawa ka at gumawa ka ng 
pagsulong (4:7b-16) 

Huwag atasan nang madalian sa isang posisyon ang isang 
tao, upang hindi ka maging kabahagi sa mga kasalanan 
ng iba (5:22) 

Mga babala laban sa nakapagpapasamang mga im- 
pluwensiya sa kongregasyon 
Utusan ang ilan na huwag magturo ng kakaibang mga 

doktrina, ni magbigay-pansin man sa mga kuwentong di- 
totoo at mga talaangkanan (1:3, 4) 

Ang ilan ay lumihis mula sa pag-ibig at sa walang-pagpa- 
paimbabaw na pananampalataya: nais nilang maging mga 
guro ng kautusan ngunit kulang sila ng unawa tungkol 
sa layon nito (1:5-11) 

Sa mga huling yugto ng panahon ay may magaganap na 
paghiwalay mula sa pananampalataya (4:1-5) 

Hadlangan ang maling mga impluwensiya: maging isa na 
natustusan ng mga salita ng pananampalataya, tanggihan 
ang mga kuwentong di-totoo (4:6, 7a) 

Ang bulaang turo ay sanhi ng inggit, hidwaan, mga ma- 
pang-abusong pananalita, mga paghihinala, mararahas na 
pagtatalo, at ng paggamit ng mga bagay na makadiyos 
ukol sa makasariling pakinabang (6:3-5) 

Tumakas mula sa masasamang bunga ng pag-ibig sa sala- 
pi: ipakipaglaban ang mainam na pakikipaglaban ng pa- 
nanampalataya at salansangin ang huwad na doktrina (6: 
11, 12, 20, 21) 

Mga kuwalipikasyon para sa mga aatasang magling- 
kod bilang mga tagapangasiwa at mga ministeryal 
na lingkod 
Kabilang sa mga kuwalipikasyon ng tagapangasiwa ang 

pagiging di-mapupulaan, pagkakaroon ng isang asawa 
lamang: pagiging matino ang pag-iisip, maayos, mapagpa- 
tuloy, kuwalipikadong magturo, mapagpigil sa sarili may 


kaugnayan sa pag-inom at galit, makatuwiran: hindi mai- 
bigin sa salapi, namumuno nang mahusay sa kaniyang 
sambahayan, hindi bagong kumberte, at may mabuting 
reputasyon sa labas ng kongregasyon (3:1-7) 

Ang mga ministeryal na lingkod ay dapat na maging ser- 
yoso, hindi dalawang-dila, hindi labis uminom, ni sakim 
sa di-tapat na pakinabang, sinubok muna kung karapat- 
dapat, malaya sa akusasyon, namumuno nang mahusay 
sa kani-kanilang sambahayan (3:8-10, 12, 13) 

Mga tagubilin may kinalaman sa iba't ibang panga- 
ngailangan ng kongregasyon 

Dapat maghandog ng mga panalangin para sa lahat ng uri 
ng mga tao--kabilang na rito ang mga tagapamahala, 
upang ang mga Kristiyano ay makapamuhay nang payapa 
na may makadiyos na debosyon: kalooban ng Diyos na 
ang lahat ng uri ng mga tao ay maligtas (2:1-4) 

May isang Diyos lamang at isang tagapamagitan, si Jesu- 
Kristo, kaya ang mga taong naghahandog ng mga panala- 
ngin ay dapat magtaas ng “matatapat na kamay, hiwalay 
sa poot at mga debate” (2:5-8) 


Ang mga babae ay dapat manamit sa paraang mahinhin at 
angkop, anupat nagpapaaninag ng pagpipitagan sa Diyos: 
hindi sila maaaring magturo sa kongregasyon o magkaro- 
on ng awtoridad sa lalaki (2:9-15) 


Mga babaing balo lamang na may edad na 60 o mahigit 
pa, na may mainam na reputasyon at walang nabubuhay 
na mga anak o mga apo ang dapat isama sa talaan ni- 
yaong mga tatanggap ng materyal na tulong mula sa 
kongregasyon (5:3-16) 

Ang mga matatanda na nagpapagal sa pagsasalita at pag- 
tuturo ay dapat ituring na karapat-dapat sa “dobleng ka- 
rangalan” (5:17, 18) 

Huwag tatanggap ng akusasyon laban sa isang matandang 
lalaki malibang may dalawa o tatlong saksi; ang mga na- 
mimihasa sa kasalanan ay dapat sawayin sa harap ng la- 
hat ng mga nagmamasid (5:19-21) 

Ang mga alipin ay dapat maging uliran sa pagpapasakop 
sa mga may-ari sa kanila, lalo na kung kapananampala- 
taya nila ang kanilang mga amo (6:1, 2) 

Ang lahat ay dapat maging kontento kung mayroon na si- 
lang pagkain at pananamit: ang pag-ibig sa salapi ay 
ugat ng nakapipinsalang mga bagay, at yaong mga deter- 
minadong maging mayaman ay dumaranas ng espirituwal 
na pinsala (6:6-10) 

Ang mga mayayaman ay huwag maging palalo, anupat 
nagtitiwala sa kayamanan, sa halip, dapat silang maging 
handang mamahagi nang bukas-palad sa mga nagdarahop 
(6:17-19) 


TINA, PAGTITINA 


1312 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG IKALAWANG TIMOTEO 


Pampatibay-loob at payo upang tulungan si Timoteo na manati- 
ling matatag sa mahihirap na panahong darating 

Ang huling kinasihang liham na isinulat ni Pablo, noong pana- 
hon ng kaniyang ikalawang pagkakabilanggo sa Roma 


Pampatibay-loob kay Timoteo na patuloy na sumu- 
long 

“Paningasing tulad ng apoy ang kaloob ng Diyos” na ti- 
nanggap mo: huwag ikahiya ang patotoo tungkol kay 
Kristo o si Pablo na isang bilanggo, makibahagi ka sa 
pagtitiis para sa mabuting balita (1:6-8) 

Bantayan ang parisan ng nakapagpapalusog na mga salita 
(1:13, 14) 

Tulad ng isang kawal, ituon ang iyong pansin sa gawain, 
tulad ng isang atleta sa mga palaro, makipaglaban ayon 
sa mga alituntunin, maging tulad ng masikap na magsa- 
saka, magbata nang may katapatan (2:3-13) 


Gawin mo ang iyong buong makakaya na iharap sa Diyos 
ang iyong sarili bilang sinang-ayunan, na ginagamit nang 
wasto ang salita ng katotohanan (2:15) 

Tumakas ka mula sa mga pagnanasa na kaakibat ng kaba- 
taan, ngunit itaguyod ang makadiyos na mga katangian 
kasama niyaong mga tumatawag sa Panginoon mula sa 
isang malinis na puso (2:22) 

Payo na tutulong kay Timoteo na tumayong mata- 
tag laban sa mga bulaang guro 

Iwasan ang pakikipag-away tungkol sa mga salita at ang 
usapan na lumalapastangan sa kung ano ang banal, tag- 
lay ang kahinahunan, sikaping mabawi yaong mga nasilo 
ng Diyablo (2:14, 16-26) 

Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapa- 
nganib na mahirap pakitunguhan dahil sa balakyot na 


kaniyang sarili, ibinintang iyon ni Nero sa mga Kris- 
tiyano. Waring ito ang naging dahilan ng isang 
bugso ng marahas na pag-uusig mula sa pama- 
halaan. Malamang na noong mga panahong iyon 
(mga 65 C.E.) muling nabilanggo sa Roma ang apos- 
tol na si Pablo. Bagaman pinabayaan ng marami, 
nagdurusa sa kaniyang mga tanikala, at napapaha- 
rap sa napipintong kamatayan (2Ti 1:15, 16; 4:6-8), 
ang apostol ay sumulat ng nakapagpapatibay-loob 
na liham kay Timoteo, isang liham na naghanda sa 
kaniyang nakababatang kamanggagawa upang ma- 
labanan ang apostatang mga elemento sa loob ng 
kongregasyon at makatayong matatag sa harap ng 
pag-uusig. (2:3-7, 14-26; 3:14-4:5) Sa pagkaalam ng 
tungkol sa mga kalagayan ni Pablo, si Timoteo ay 
makakakuha ng pampatibay-loob mula sa mabuting 
halimbawa ng apostol sa tapat na pagbabata nito sa 
ilalim ng matinding kapighatian.---2:8- 13. 
Palibhasa'y walang takot dahil sa lakas na mula 
kay Jehova, pinayuhan ni Pablo si Timoteo: “Pani- 
ngasing tulad ng apoy ang kaloob ng Diyos na nasa 


mga saloobin ng mga tao: sila ay magiging maibigin 
sa salapi at sa mga kaluguran sa halip na maibigin sa 
Diyos, iwasan ang gayong mga tao (3:1-7) 

Ang masasamang taong iyon ay patuloy na sasalansang sa 
katotohanan: ngunit mangunyapit ka sa kung ano ang ti- 
nanggap mo bilang totoo sapagkat natutuhan mo iyon 
mula sa mga taong kilalang-kilala mo at mula sa kinasi- 
hang Kasulatan (3:8-17) 

Magmatiyaga sa pangangaral ng salita, mag-ebanghelyo, lu- 
busang ganapin ang iyong ministeryo--bagaman darating 
ang mga panahon na hindi nanaisin ng mga tao na ma- 
kinig sa nakapagpapalusog na doktrina kundi mas gu- 
gustuhin pa nilang kilitiin ng pinili nilang mga guro ang 
kanilang mga tainga (4:1-5) 

Mga kalagayan ni Pablo bilang isang bilanggo 


Inatasan si Pablo bilang isang apostol ni Jesu-Kristo: 
nagdurusa siya dahil dito ngunit hindi siya nahihiya 
(1:11, 12) 

Bilang isang bilanggo na nakatanikala, halos pinabayaan na 
siya ng lahat niyaong mula sa distrito ng Asia, ngunit 
masikap siyang hinanap ni Onesiforo at dinulutan siya ng 
kaginhawahan (1:15-18) 


Sa pagkaalam na napipinto na ang kaniyang kamatayan, 
may-pagtitiwalang inaasam ni Pablo ang araw kapag ang 
korona ng katuwiran ay ibibigay na ni Jesu-Kristo sa ka- 
niya at gayundin sa lahat ng iba pa na umiibig sa Kani- 
yang pagkakahayag (4:6-8) 

Walang sinumang pumanig sa kaniya sa una niyang pag- 
tatanggol: gayunpaman, si Pablo ay pinalakas ng Pa- 
nginoong Jesu-Kristo, nagtitiwala siyang ililigtas siya ng 
Panginoon para sa Kaniyang makalangit na Kaharian 
(4:16-18) 


iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga 
kamay sa iyo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng 
Diyos ng espiritu ng karuwagan, kundi ng kapang- 
yarihan at ng pag-ibig at ng katinuan ng pag-iisip. 
Kaya nga huwag mong ikahiya ang patotoo tungkol 
sa ating Panginoon, ni ako man na isang bilanggo 
alang-alang sa kaniya, kundi makibahagi ka sa pag- 
titiis ng kasamaan para sa mabuting balita ayon sa 
kapangyarihan ng Diyos. ”---2Ti 1:6-8. 


TINA, PAGTITINA. Ang sining ng pagku- 
kulay ng sinulid, tela, at iba pang mga materyales 
ay kilala na bago pa ang mga araw ni Abraham, at 
malamang na kasintanda ito ng sining ng paghaha- 
bi. Ang mga Israelita ay gumamit ng mga materya- 
les na gaya ng sinulid na asul, sinulid na iskarlatang 
kokus, at lanang tinina sa mamula-mulang purpura 
para sa tabernakulo at mga kasuutan ng saserdote. 
(Exo kab 25-28, 35, 38, 39) Nang bandang huli, ang 
pagtitina, na karaniwa'y isang gawaing-bahay la- 
mang noong mas sinaunang mga panahon, ay na- 
ging isang malaking negosyo sa iba't ibang dako. 


1313 


Ang sinaunang mga Ehipsiyo ay kilala sa kanilang 
mga tininang paninda na may matitingkad na ku- 
lay (Eze 27:7), at noong bumagsak na ang Ehipto, 
ang Tiro at ang iba pang mga lunsod ng Fenicia na- 
man ang naging mahahalagang sentro ng pagtitina. 

Ang Sinaunang mga Proseso. Nagkakaiba- 
iba ang mga proseso ng pagtitina sa iba't ibang lu- 
gar. Kung minsan, ang sinulid ang tinitina, saman- 
talang sa ibang kaso naman ay ang nahabi nang tela 
ang tinitina. Waring makalawang ulit na inilulubog 


Mga kabibing “Murex”; ang laman ng mga ito 
ang pinagkunan ng mamahaling tinang purpura 


sa tina ang sinulid, anupat pinipiga matapos itong 
hanguin sa tangke sa ikalawang pagkakataon upang 
kumapit ang tina. Pagkatapos nito, inilalatag ang si- 
nulid upang matuyo. 

Hindi pare-pareho ang paraan ng pagtitina sa ba- 
wat materyales. Kung minsan, ang pangkulay ay 
madaling kumapit sa mga hiblang tinitina. Ngunit 
kung hindi naman, ang materyales ay kailangan 
munang gamitan ng mordant, isang substansiya na 
kumakapit kapuwa sa hibla at sa tina. Upang maga- 
mit bilang mordant, ang isang substansiya ay kaila- 
ngang kumapit kahit man lamang sa pangkulay, 
sa gayo'y mapaghahalo ang mga ito para makagawa 
ng isang may-kulay na compound na hindi naghihi- 
walay. Ipinakikita ng mga natuklasan na ang mga 
Ehipsiyo ay gumamit ng mga mordant sa pagtitina. 
Halimbawa, ang pula, dilaw, at asul ay ilan lamang 
sa mga kulay na ginamit nila, at sinasabing hindi 
kakapit ang gayong mga tina kung hindi gagamitan 


TINA, PAGTITINA 


ng oxide ng mga elementong arsenic, iron, at tin bi- 
lang mga mordant. 

Maliwanag na ang mga balat ng hayop ay kinu- 
kulti muna bago tinitina. Kahit nitong nakalipas na 
mga panahon sa Sirya, ang mga balat ng barakong 
tupa ay kinukulti muna sa sumac (isang uri ng ha- 
laman) at saka tinitina. Kapag tuyo na ang tina, ki- 
nukuskusan ng langis ang mga balat at pagkatapos 
ay pinakikintab. Ang mga sapatos at iba pang mga 
bagay na katad na ginagamit ng mga Bedouin ay ti- 
nitina sa pula sa gayong paraan, at maaaring ipaa- 
laala nito sa atin ang “mga balat ng barakong tupa 
na tinina sa pula” na ginamit sa tabernakulo.---Exo 
25:5. 

May kaugnayan sa mga tininang materyales, ka- 
pansin-pansin ang isang inskripsiyon ng Asirya- 
nong si Haring Tiglat-pileser II sa isang gusali. 
Pagkatapos niyang ilahad ang kaniyang mga kam- 
panyang pangmilitar laban sa Palestina at Sirya, si- 
nabi niya na tumanggap siya ng tributo mula kay 
Hiram ng Tiro at sa iba pang mga tagapamahala. 
Kabilang sa mga bagay na nakatala ang “mga kasu- 
utang lino na may makukulay na palamuti, lanang 
tinina sa asul, lanang tinina sa purpura, . . . bukod 
pa sa mga kordero na ang binanat na mga balat ay 
tinina sa purpura, (at) maiilap na ibon na ang naka- 
bukang mga pakpak ay tinina sa asul.”---Ancient 
Near Eastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 282, 283. 

Mga Pinagkukunan ng Tina. Ang mga tina 
ay kinukuha noon sa iba't ibang bagay. Sa Palestina, 
ang mga tinang dilaw ay kinukuha sa mga dahon ng 
almendras at sa dinikdik na balat ng prutas na gra- 
nada, bagaman ginagamit din ng mga taga-Fenicia 
ang luyang-dilaw at safflower. Ang mga Hebreo ay 
nakakakuha ng tinang itim mula sa balat ng puno 
ng granada at ng tinang pula mula sa ugat ng hala- 
mang madder (Rubia tinctorum). Ang mga hala- 
mang indigo (Indigofera tinctoria) na malamang na 
dinala sa Palestina mula sa Ehipto o Sirya ay maga- 
gamit naman para sa tinang asul. Sa isang pa- 
mamaraan upang kulayan ng purpura ang lana, 
magdamag itong ibinababad sa katas ng ubas at bi- 
nubudburan ng pinulbos na halamang madder. 

Ang mga tinang iskarlatang kokus at krimson 
ay nagmula sa pinakamatandang kilalang pantina, 
isang parasitikong insekto na kabilang sa pamilyang 
Coccidae (ang Coccus ilicis). Dahil ang buhay na ba- 
baing insektong ito, na mga kasinlaki ng buto ng 
cherry, ay kahawig ng isang berry, ikinapit dito ng 
mga Griego ang kanilang salita na kok'kos, nanga- 
ngahulugang “berry.” Ang pangalang Arabe naman 
para sa insektong ito ay qirmiz o kermez, kung saan 
hinalaw ang salitang Ingles na “crimson.” Masu- 
sumpungan ang insektong ito sa buong Gitnang 


TINAPAY 


Silangan. Tanging ang mga itlog nito ang mapagku- 
kunan ng pantina na malapurpurang pula, na ma- 
yaman sa kermesic acid. Sa pagtatapos ng Abril, 
ang walang-pakpak na babaing insekto, na marami 
nang itlog, ay kumakapit, sa pamamagitan ng kani- 
yang proboscis, sa maliliit na sanga, at kung min- 
san ay sa mga dahon, ng kermes oak (Quercus 
coccifera). Ang mga babaing insektong ito ay tiniti- 
pon at pinatutuyo, at ang tina ay makukuha naman 
kapag pinakuluan sa tubig ang mga iyon. Ito ang ti- 
nang pula na ginamit sa maraming kagamitan ng 
tabernakulo at sa mga kasuutan ng mataas na sa- 
serdote ng Israel. 

Ang tinang purpura ay nanggaling sa mga kabibi 
o mga mulusko gaya ng Murex trunculus at Murex 
brandaris. Sa pinakaleeg ng mga nilalang na ito ay 
may maliit na glandula na naglalaman ng isang pa- 
tak ng fluido na tinatawag na bulaklak. Sa pasimula 
ay malakrema ang hitsura at lapot nito, ngunit ka- 
pag nahantad ito sa hangin at liwanag ay unti-unti 
itong nagiging kulay matingkad na ube o mamula- 
mulang purpura. Masusumpungan sa baybayin ng 
Dagat Mediteraneo ang mga kabibing ito, at nagka- 
kaiba-iba ang tingkad ng kulay na nakukuha sa mga 
ito, depende sa kanilang lokasyon. Isa-isang binu- 
buksan ang malalaking kabibi at maingat na kinu- 
kuha sa mga iyon ang mahalagang fluido, saman- 
talang dinudurog naman sa almires ang maliliit. 
Yamang napakakaunti ng fluidong makukuha sa 
bawat kabibi, isang magastos na proseso ang pagti- 
tipon ng marami nito. Kaya naman napakamahal ng 
tinang ito, at ang mga kasuutang tinina sa purpura 
ay naging pagkakakilanlan ng mga taong mayaya- 
man o may mataas na katayuan sa lipunan. (Es 
8:15: Luc 16:19) Isa pang kabibi (ang cerulean mus- 
sel) ang iminumungkahi na pinagkunan ng isang ti- 
nang asul. 

Napabantog ang sinaunang Tiro dahil sa isang ti- 
nang purpura o matingkad na krimson na tinawag 
na Tyrian o Imperial purple. Bagaman sinasabing 
gumagamit ang mga taga-Tiro ng isang proseso na 
dobleng-pagtitina, hindi alam ang eksaktong por- 
mula kung paano napalitaw ang kulay na ito. Mali- 
wanag na ang pantina ay nakuha sa mga mulus- 
kong Murex at Purpura, yamang buntun-buntong 
balat ng kabibi ng Murex trunculus ang natagpuan 
sa baybayin ng Tiro at sa kapaligiran ng Sidon. Ini- 
lalarawan ni Jehova ang lunsod ng Tiro sa Feni- 
cia bilang may lanang tinina sa mamula-mulang 
purpura at iba pang makukulay na materyales at 
nangangalakal ng gayong mga bagay.--Eze 27:2, 
7, 24: tingnan ang KULAY, MGA. 


TINAPAY. Isang pagkain na niluto sa tuyong 
init, karaniwa'y sa pugon, harina o giniling na binu- 
til ang pangunahing sangkap nito at kung minsan 


1314 


ay mayroon itong lebadura. Ang tinapay (sa Heb., 
lechem, sa Gr., ar'tos) ay isang pangunahing pag- 
kain ng mga Judio at ng iba pang mga tao noong si- 
naunang panahon, anupat ang kaalaman sa pagga- 
wa ng tinapay ay pangkaraniwan lamang sa mga 
Israelita, mga Ehipsiyo, mga Griego, mga Romano, 
at iba pa. Maging sa ilang bahagi ng Gitnang Sila- 
ngan sa makabagong panahon, tinapay ang pinaka- 
mahalagang pagkain, at ang iba pang uri ng pagka- 
in ay pangalawahin lamang. Kung minsan, waring 
ginagamit ng Bibliya ang “tinapay” upang tumukoy 
sa pagkain sa pangkalahatan, gaya sa Genesis 3:19 
at sa modelong panalangin, kung saan may kahili- 
ngan: “Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tina- 
pay para sa araw na ito.”--Mat 6:11, ihambing ang 
Ec 10:19, tlb sa Rbi8. 

Sa paggawa ng tinapay, harinang trigo o harinang 
sebada ang karaniwang ginagamit noon ng mga 
Hebreo. (Huk 7:13, 2Ha 4:42: Ju 6:9, 13; ihambing 
ang Exo 34:22 sa Lev 23:17.) Mas mahal ang trigo, 
kaya kadalasa'y baka nagtitiyaga na lamang ang 
mga tao sa tinapay na sebada. Medyo magaspang 
ang ibang harina, palibhasa'y almires at pandikdik 
lamang ang ipinanggigiling sa mga ito. Gayunman, 
ginagamit din noon ang “mainam na harina,” na 
pino. (Gen 18:6, Lev 2:1, 1Ha 4:22) Noong naglalak- 
bay sa ilang ang mga Israelita, ang mamna na inila- 
an ng Diyos na Jehova ay ginigiling nila sa mga gi- 
lingang pangkamay o dinidikdik sa almires.---Bil 
11:8. 

Kaugalian noon na maggiling ng mga butil 
at magluto ng bagong tinapay araw-araw, at ka- 
dalasa'y walang lebadura ang tinapay (sa Heb., 
mats-tsah'). Hinahaluan lamang ng tubig ang hari- 
na at walang idinaragdag na lebadura bago lamasin 
ang masa. Kapag gumagawa naman ng tinapay na 
may lebadura, karaniwang kaugalian na magtabi ng 
isang piraso ng masa at gamitin ito bilang pampaa- 
sim sa susunod na pagluluto, kapag gagamitin na, 
dinudurog ito sa tubig bago ihalo ang harina. Ang 
kombinasyong iyon ay minamasa, pagkatapos ay hi- 
nahayaang umalsa.--Gal 5:9; tingnan ang LEBA- 
DURA. 

Ang mga tinapay ay kadalasang pabilog. (Huk 
7:13, 1Sa 10:3, Jer 37:21) Sa katunayan, ang salitang 
Hebreo na kikkar” (bilog [na tinapay]) ay literal 
na nangangahulugang “bagay na bilog.” (1Sa 2:36) 
Sabihin pa, gumagawa rin noon ng mga tinapay 
na may ibang hugis. Isang dokumentong papiro sa 
Ehipto ang bumabanggit ng mahigit sa 30 iba't 
ibang klase ng tinapay. 

Kabilang sa sinaunang mga labi ng tinapay na na- 
kuha sa mga lupain sa Bibliya ang maninipis na ti- 
napay na bilog, biluhaba, tatsulok, at hugis-kalso at 
ang makakapal at mahahabang tinapay. Gayun- 


1315 


man, ang makakapal na tinapay, tulad ng mga tina- 
pay sa mga bansang Kanluranin, ay waring hindi 
pangkaraniwan sa sinaunang Gitnang Silangan. Ma- 
ging sa ngayon, ang tinapay sa Silangan ay manini- 
pis, kadalasa'y mula 1 hanggang 2.5 sentimetro 
(0.5 hanggang 1 pulgada) ang kapal at mga 18 sen- 
timetro (7 pulgada) ang diyametro. 

Dahil maninipis ang mga ito anupat malulutong 
din kapag walang lebadura, ang mga tinapay na ito 
ay pinagpuputul-putol sa halip na hiwain. Kaya 
walang pantanging kahulugan kung “pinagputul- 
putol” man ni Jesus ang tinapay na ginamit noong 
pasinayaan ang Hapunan ng Panginoon (Mat 26:26), 
yamang ito ang kinaugaliang gawin kapag kumaka- 
in ng tinapay.--Mat 14:19: 15:36, Mar 6:41, 8:6, Luc 
9:16: Gaw 2:42, 46, Int. 

Kabilang sa mga inihandog ng mga Israelita kay 
Jehova ang ilang bagay na niluto sa pugon. (Lev 2:4- 
13) Hindi maaaring gamitan ng lebadura ang mga 
handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova, baga- 
man may ilang handog na hindi sinusunog sa altar 
at maaaring lagyan ng lebadura. (Lev 7:13, 23:17) 
Hindi pinahintulutan ang paggamit ng tinapay na 
may lebadura kapag panahon ng Paskuwa at ng ka- 
ugnay na Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa.--Exo 12:8, 15, 18; tingnan ang TINAPAY 
NA PANTANGHAL. 

Sa buong Kasulatan, ipinahihiwatig ng paulit-ulit 
na pagtukoy sa tinapay kung gaano ito kaprominen- 
te sa pang-araw-araw na pagkain noong panahon 
ng Bibliya. Halimbawa, si Melquisedec ay “naglabas 
ng tinapay at alak” bago niya pagpalain si Abraham. 
(Gen 14:18) Nang paalisin ni Abraham sina Hagar at 
Ismael, 'kumuha siya ng tinapay at isang pantubig 
na sisidlang balat at ibinigay iyon kay Hagar.” (Gen 
21:14) “Isang bilog na tinapay” ang ibinigay sa naka- 
bilanggong si Jeremias bilang kaniyang pang-araw- 
araw na rasyon. (Jer 37:21) Sa dalawang pagkaka- 
taon, makahimalang pinarami ni Jesu-Kristo ang 
ilang tinapay upang mapakain ang napakalaking 
mga pulutong. (Mat 14:14-21, 15:32-37) Tinuruan ni 
Jesus ang kaniyang mga tagasunod na manalangin 
ukol sa “tinapay para sa araw na ito ayon sa panga- 
ngailangan sa araw na ito.” (Luc 11:3) At angkop na 
tinukoy ng salmista ang Diyos na Jehova bilang ang 
naglalaan ng “tinapay na nagpapalakas sa puso ng 
taong mortal.”--Aw 104:15. 

Tinapay na Lapad, Tinapay na Walang Pam- 
paalsa. Sa mga Hebreo at iba pang mga tao sa Si- 
langan noong sinaunang panahon, kadalasa'y nilulu- 
to ang tinapay sa anyong lapad at bilog. Ngunit iba't 
iba rin ang hugis ng gayong uri ng tinapay. Halim- 
bawa, may ‘mga tinapay na hugis-singsing' (sa Heb., 
challohth') na ginamit noong italaga ang pagkasa- 
serdote sa Israel (Exo 29:2, 23), at naghanda naman 


TINAPAY 


si Tamar ng “mga tinapay na hugis-puso.” (sa Heb., 
levi'vohth”? 2Sa 13:8, tlb sa Rbi8) Inutusan ni Abra- 
ham si Sara na gumawa ng “mga tinapay na bilog” 
(sa Heb., ughohth') na maipakakain sa mga anghel 
na nagkatawang-tao at dumalaw sa kaniya.---Gen 
18:6: tingnan din ang Bil 11:8; 1Ha 19:6, Eze 4:12. 

Sa pamamagitan ng propetang si Oseas, sinabi ni 
Jehova: “Ang Efraim ay naging tinapay na bilog na 
hindi ibinaligtad.” (Os 7:8) Nakisama ang Efraim (Is- 
rael) sa mga bayang pagano, anupat tinularan ang 
kanilang mga lakad at nakipag-alyansa sa mga ban- 
sang pagano, kaya naman naging katulad siya ng 
isang tinapay na hindi ibinaligtad. Pangkaraniwan 
noon na iluto ang mga tinapay sa ibabaw ng mainit 
na abo o mga bato. Kapag hindi ibinaligtad ang mga 
tinapay na iyon, maaaring maluto o masunog pa 
nga ang ilalim ng mga iyon samantalang hilaw na 
hilaw pa ang ibabaw. 

Kapag ipinagdiriwang ng Israel ang Paskuwa, 
"mga tinapay na walang pampaalsa” (o tinapay na 
walang lebadura, sa Heb., mats-tsohth') ang dapat 
nilang kainin, at kaugnay ng pagdiriwang na ito ang 
“kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa.” 
(Exo 12:8, 15, 17-20, 13:3-7: 23:15: 34:18, Deu 16:3, 
8, 16) Kabilang sa mga handog na dapat ihain ng Is- 
rael sa Diyos na Jehova ang mga tinapay na hu- 
gis-singsing na walang pampaalsa na nilagyan ng 
langis o ang maninipis na tinapay na walang pam- 
paalsa na pinahiran ng langis. (Lev 2:4-7, 11, 12) Sa 
kautusan tungkol sa haing pansalu-salo na ihahan- 
dog kay Jehova, may probisyon din para sa pagha- 
handog ng mga tinapay na hugis-singsing na tina- 
pay na may lebadura.--Lev 7:13. 

Pagkatapos dalhin sa Jerusalem ang kaban ng ti- 
pan, “hinati-hati [ni David] sa buong bayan, sa bu- 
ong pulutong ng Israel, sa lalaki at gayundin sa 
babae, sa bawat isa ang isang tinapay na hugis- 
singsing [sa Heb., challath'] at isang kakaning dati- 
les [sa Heb., 'eshpar'] at isang kakaning pasas [sa 
Heb., 'ashishah'], pagkatapos ay umuwi ang buong 
bayan sa kani-kaniyang bahay.” (2 Sa 6:19) Ang ka- 
kaning pasas ay pinatuyong mga ubas o mga pasas 
na pinipi. Gayunman, posible na ang ibang kaka- 
ning pasas na ginawa noong sinaunang panahon ay 
gawa sa mga pasas at harina. 

Noong mga araw ni Jeremias, nagsagawa ng hu- 
wad na pagsamba ang mga taong-bayan ng Juda at 
Jerusalem, at ang mga babae roon ay “nagmamasa 
ng masang harina upang gumawa ng mga haing ti- 
napay para sa ‘reyna ng langit.” (Jer 7:18) Sa Jere- 
mias 44:19, binabanggit din ang huwad na bat- 
halang ito at ang “mga haing tinapay” (sa Heb., 
kaw-wa-nim') na ginawa para sa kaniya. Hindi ma- 
tiyak kung ano ang mga sangkap ng mga haing ti- 
napay na ito, ngunit maliwanag na inilalagay ang 


TINAPAY NA PANGHANDOG 


mga ito sa altar bilang handog.--Tingnan ang REY- 
NA NG LANGIT. 

Ang iba pang uri ng tinapay na binanggit sa Bib- 
liya ay ang “mga kakaning igos na pinipi [o pinatu- 
yo] (sa Heb., develim' [1Sa 30:12, Isa 38:21]), “ti- 
napay na matamis” (sa Heb., lashadh: Bil 11:8), 
‘mga tinapay na lapad” (sa Heb., tsappichith? Exo 
16:31), “bilog na tinapay” (sa Heb., tselul; Huk 7:13), 
‘mga kakaning pasas’ (sa Heb., tsim.mu-qim?” 1Sa 
25:18), at “mga tinapay na binudburan” (sa Heb., 
niqqudhim; 1Ha 14:3). Ang salitang Griego na 
azy-mos ay nangangahulugang “walang pampaalsa, 
walang lebadura,” at ang walang-kasarian at pang- 
maramihang anyo nito ay ginagamit upang tumu- 
koy sa “walang pampaalsang tinapay" at sa “kapista- 
han ng mga tinapay na walang pampaalsa.”---1Co 
5:8, Mar 14:1. 

Makasagisag na Paggamit. Ang terminong 
“tinapay,” gaya ng pagkakagamit sa Bibliya, ay may 
iba't ibang makasagisag na pagkakapit. Halimbawa, 
sinabi nina Josue at Caleb sa nagkakatipong mga Is- 
raelita na ang mga tumatahan sa Canaan ay “tina- 
pay sa atin,” maliwanag na nangangahulugang ma- 
daling matalo ang mga iyon at na mapalalakas 
o mapatitibay ang Israel ng karanasang iyon. (Bil 
14:9) Waring ipinahihiwatig naman ng Awit 80:5 
ang matinding lumbay na dulot ng di-pagsang- 
ayon ng Diyos, anupat sinasabi roon tungkol sa Pas- 
tol ng Israel na si Jehova: “Pinakain mo sila ng tina- 
pay na mga luha.” Tinutukoy rin si Jehova bilang 
ang nagbibigay sa kaniyang bayan ng “tinapay sa 
anyo ng kabagabagan at ng tubig sa anyo ng pani- 
niil,” maliwanag na tumutukoy sa mga kalagayang 
daranasin nila kapag kinubkob sila anupat magiging 
pangkaraniwan sa kanila ang mga iyon gaya ng ti- 
napay at tubig.--Isa 30:20. 

Tungkol sa mga taong napakabalakyot anupat 
“hindi sila natutulog malibang makagawa sila ng 
kasamaan,” sinasabi ng aklat ng Mga Kawikaan: “Pi- 
nakakain nila ang kanilang sarili ng tinapay ng ka- 
balakyutan.” (Kaw 4:14-17) Oo, waring pinalalakas 
nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng balak- 
yot na mga gawa. Tungkol sa isang tao na maaa- 
ring nagtatamo ng materyal na mga paglalaan para 
sa buhay sa pamamagitan ng panlilinlang o pan- 
daraya, sinasabi ng Kawikaan 20:17: “Ang tina- 
pay na natamo sa pamamagitan ng kabulaanan ay 
kalugud-lugod sa isang tao, ngunit pagkatapos ay 
mapupuno ng graba ang kaniyang bibig.” Sinasabi 
naman may kinalaman sa mabuti at masipag na 
asawang babae: “Ang tinapay ng katamaran ay hin- 
di niya kinakain.”--Kaw 31:27. 

Makasagisag ding ginagamit ng Bibliya ang “tina- 
pay” sa kaayaayang diwa. Ipinakikita ng Isaias 55:2 
na ang espirituwal na mga paglalaan ni Jehova ay 


1316 


higit na mahalaga kaysa sa materyal na mga bagay, 
na sinasabi: “Bakit kayo patuloy na nagbabayad ng 
salapi para sa hindi naman tinapay, at bakit ang in- 
yong pagpapagal ay hindi sa ikabubusog? Makinig 
kayong mabuti sa akin, at kumain kayo ng bagay na 
mabuti, at hayaang ang inyong kaluluwa ay maka- 
sumpong ng masidhing kaluguran nito sa kataba- 
an. 

Noong pasinayaan niya ang bagong hapunan na 
magpapaalaala sa kaniyang kamatayan (noong Ni- 
san 14, 33 C.E.), “kumuha si Jesus ng tinapay 
at, pagkatapos bumigkas ng pagpapala, pinagputul- 
putol niya ito at, nang ibinibigay sa mga alagad, si- 
nabi niya: ‘Kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ay nanga- 
ngahulugan ng aking katawan.” (Mat 26:26) Ang 
tinapay ay nangahulugan ng sariling katawang la- 
man ni Jesus “na siyang ibibigay alang-alang sa 
inyo. ”--Luc 22:19: 1Co 11:23, 24. 

Mga isang taon bago nito, ipinakita ni Jesu-Kristo 
ang kaibahan ng “tinapay na bumababa mula sa la- 
ngit” at ng manna na kinain ng mga Israelita sa 
ilang at sinabi niya nang tuwiran: “Ako ang tinapay 
ng buhay.” Ipinakita niya na siya ang “tinapay na 
buhay na bumaba mula sa langit,” pagkatapos ay 
idinagdag niya: “Kung ang sinuman ay kumain ng 
tinapay na ito siya ay mabubuhay magpakailan- 
man, at, ang totoo, ang tinapay na ibibigay ko ay 
ang aking laman alang-alang sa buhay ng sanlibu- 
tan.” (Ju 6:48-51) Kailangan itong “kainin” ng isang 
tao sa makasagisag na paraan, sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng pananampalataya sa bisa ng sakdal 
na hain ni Jesus bilang tao. (Ju 6:40) Noong umak- 
yat si Jesus sa langit, iniharap niya ang halaga ng 
kaniyang haing pantubos sa kaniyang Ama, ang 
Diyos na Jehova. Sa pamamagitan ng halaga nito, 
makapagbibigay si Kristo ng buhay sa lahat ng ta- 
ong masunurin. Gaya ng inihula sa ilalim ng pagka- 
si ng Diyos, isinilang si Jesus sa Betlehem, na na- 
ngangahulugang “Bahay ng Tinapay” (Mik 5:2, Luc 
2:11), at sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, inilalaan 
ang nagbibigay-buhay na “tinapay” para sa lahat ng 
taong nananampalataya.---Ju 6:31-35. 


TINAPAY NA PANGHANDOG. Tingnan 
ang TINAPAY NA PANTANGHAL. 
TINAPAY NA PANTANGHAL. Labindala- 


wang tinapay na inilalagay sa isang mesa sa Banal 
na silid ng tabernakulo o templo at pinapalitan ng 
bago tuwing Sabbath. (Exo 35:13, 39:36, 1Ha 7:48, 
2Cr 13:11, Ne 10:32, 33) Ang literal na katawagang 
Hebreo para sa tinapay na pantanghal ay “tinapay 
ng mukha.” Kung minsan, ang salita para sa “muk- 
ha” ay tumutukoy sa “presensiya” (2Ha 13:23), kaya 
naman ang tinapay na pantanghal ay nasa harap ng 
mukha ni Jehova bilang isang palagiang handog sa 


1317 


harap niya. (Exo 25:30, tlb sa Rbi8) Ang tinapay na 
pantanghal ay tinutukoy rin bilang “magkakapatong 
na tinapay” (2Cr 2:4), “mga tinapay na panghandog” 
(Mar 2:26), at “mga tinapay” (Heb 9:2). 

Pananagutan ng mga Kohatita ang pagluluto ng 
tinapay na pantanghal “sa bawat sabbath,” gayun- 
din ang pagdadala nito kapag inililipat ang taberna- 
kulo. (Bil 4:7: 1Cr 9:32) Bawat isa sa 12 tinapay na 
hugis-singsing ay gawa sa dalawang omer (0.2 epa; 
katumbas ng 4.4 Lo 4 na tuyong qt) ng mainam na 
harina, at ayon kay Josephus, hindi ginagamitan ng 
lebadura ang mga ito. (Jewish Antiquities, Ill, 142 
[vi, 6]) Kapag Sabbath, ang mga lumang tinapay ay 
inaalis sa mesa ng tinapay na pantanghal na nasa 
H panig ng dakong Banal (Exo 26:35) at pinapalitan 
ng 12 bagong tinapay. Ang mga tinapay ay pi- 
nagpapatung-patong sa dalawang salansan na tig- 
aanim. Nilalagyan ng dalisay na olibano ang bawat 
salansan. Ayon sa tradisyong Judio, ang olibano ay 
inilalagay sa mga ginintuang sisidlan at hindi sa 
mismong mga tinapay. Kapag ang tinapay na pan- 
tanghal ay inaalis tuwing Sabbath, sinasabing ang 
olibano ay sinusunog sa altar.---Lev 24:5-8. 

Ang mga lumang tinapay ay mga kabanal-bana- 
lang bagay, palibhasa'y nasa dakong Banal sa harap 
ni Jehova sa loob ng isang linggo, at ang mga ito ay 
kakainin ng mga Aaronikong saserdote sa isang da- 
kong banal, na maliwanag na isang dako sa bakuran 
ng santuwaryo. (Lev 24:9) Sa Bibliya, iisa lamang 
ang iniulat na pangyayari kung saan ang mga lu- 
mang tinapay ay kinain ng mga di-Aaronita. Noong 
si David ay tumatakas kay Saul, humingi siya ng ti- 
napay para sa kaniyang sarili at sa kaniyang mga 
tauhan mula kay Ahimelec na mataas na saserdote. 
Yamang walang “pangkaraniwang tinapay” si Ahi- 
melec, ibinigay niya kay David ang mga lumang ti- 
napay na pantanghal. Subalit ginawa lamang ito ng 
mataas na saserdote matapos tiyakin sa kaniya ni 
David na si David at ang mga tauhan nito ay mali- 
nis sa seremonyal na paraan, at dahil naniwala 
siyang si David ay nasa isang misyon para sa hari. 
(1Sa 21:1-6) Tinukoy ni Jesu-Kristo ang insidenteng 
ito nang tutulan ng mga Pariseo ang pangingitil ng 
kaniyang mga alagad ng mga uhay ng butil noong 
Sabbath.--Mat 12:3-7: Luc 6:1-4. 


TINAPAY NA WALANG PAMPAALSA, 
KAPISTAHAN NG MGA. Tingnan ang Ka- 
PISTAHAN NG MGA TINAPAY NA WALANG PAMPAALSA. 


TINGGA. Isa sa mabibigat na elementong me- 
tal at may specific gravity na 11.34. Ang di-makin- 
tab at abuhing metal na ito ay ginagamit na pabigat 
sa mga pising pamingwit at mga lambat, at para sa 
mabibigat na takip. Patulang inawit ni Moises na 
ang mga Ehipsiyo ay “lumubog na parang tingga 


TINIG 


[sa Heb., :phe'reth, sa Ingles, lead]” sa Dagat na 
Pula. (Exo 15:10) Ang pandiwang Griego na isi- 
naling 'arukin” sa Gawa 27:28 (botlizo) ay literal 
na nangangahulugang “maghagis ng tingga.” Ang 
salitang Hebreo na isinaling “hulog” sa Amos 7: 
7,8 ('anakh') ay maaaring mangahulugang “tingga” 
o “lata.” Kung minsan, ang mga lilok sa bato ay bi- 
nubuhusan ng likidong tingga upang magtagal at 
maging madaling basahin---isang kaugaliang mula 
pa noong mga araw ni Job. (Job 19:23, 24) Sa Isaias 
41:7, binanggit ang ‘paghihinang’ (sa Heb., de'veg) 
may kaugnayan sa paggawa ng mga idolo, ngunit 
hindi alam kung ang panghinang na ginagamit 
noon ay yari sa tingga o lata, gaya sa ngayon. 

Ang pinakakaraniwang pinagkukunan noon ng 
tingga ay ang galena, isang inambatong lead sul- 
fide. Minina ito sa Araba sa pagitan ng T na dulo ng 
Dagat na Patay at ng Gulpo ng ‘Aqaba. Ang isa 
pang pinagkunan nito ay ang Tarsis (Espanya). (Eze 
27:12) Gaya ng mga inambato ng ibang mga metal, 
ang inambato ng tingga ay kailangang tunawin sa 
isang hurno. (Jer 6:29: Eze 22:18-20, ihambing ang 
Bil 31:22, 23.) Sa unang hakbang ng pagdadalisay, 
ang lead sulfide ay nagiging lead oxide, na kung 
minsa'y ginagamit na pampakintab (glaze) sa mga 
kagamitang luwad, gaya ng makikita sa mga guho 
ng Ehipto at Nineve.--Tingnan ang PAGDADALISAY, 
TAGAPAGDALISAY. 


TINIG. Sa Kasulatan, ang mga tunog na nang- 
gagaling sa mga persona kapag nagsasalita, umaa- 
wit, at mga katulad nito, gayundin yaong nagmu- 
mula sa mga hayop, ay tinutukoy sa pamamagitan 
ng salitang Hebreo na qohl, ng katumbas nito sa 
Aramaiko na qal, at ng salitang Griego na phone" 
(Gen 3:8, 10: 21:17: Job 4:10, Dan 4:31, Mat 27:46) 
Bukod sa “tinig,” ang qohl ay maaari ring tumukoy 
sa “kulog,” “tunog,” “ingay,” “balita,” at iba pa. (Gen 
45:16: Exo 9:28, 20:18, 32:17) Sa katulad na paraan, 
ang phone” ay maaaring magkaroon ng mga kahu- 
lugan gaya ng “hugong,” “hiyaw,” “tunog ng pana- 
nalita,” at “tunog,” at maging ng “tinig.”--Ju 3:8, 
Gaw 19:34: 1Co 14:10, 11; Heb 12:26: Apo 8:13. 
Mga Espiritung Persona. Ang apostol na si 
Pablo ay may binanggit na “mga wika ng mga tao at 
ng mga anghel,” anupat nagpapahiwatig na ang 
mga espiritung persona ay may wika at pananalita. 
(1Co 13:1) Noong nakalipas, ang mga anghel, ga- 
yundin ang Diyos na Jehova mismo, ay narinig na 
nagsalita sa mga tunog ng tinig at mga wika na na- 
ririnig at nauunawaan ng mga tao. Ngunit hindi 
dapat ipalagay na gayong tinig ang ginagamit nila 
sa pakikipagtalastasan sa isa't isa sa langit, sapagkat 
kailangan ang isang atmospera na katulad ng naka- 
palibot sa planetang lupa upang makalikha ng mga 


TINIG 


sound wave ng tinig na maririnig at makikilala ng 
tainga ng tao. 

Samakatuwid, sa mga pangyayari noon kung kai- 
lan ang Diyos o ang mga anghel ay nagsalita sa pa- 
mamagitan ng tinig sa pandinig ng mga tao, ang 
kanilang tinig ay kapahayagan ng kanilang panana- 
lita matapos itong kumbertihin sa mga sound wave, 
kung paanong kapag may lumitaw na mga anghel 
sa pangitain ng tao, nangangailangan ito ng pagka- 
katawang-tao o ng pagtatawid ng isang larawan sa 
isip ng tao. Sa ngayon, kayang gawin kahit ng mga 
taong siyentipiko ang pagkumberte sa mga sound 
wave ng tinig ng isang indibiduwal upang maging 
mga electric impulse na maaaring maitawid tungo 
sa isang receiver, anupat kaya naman nitong bagu- 
hin ang mga impulse na iyon upang muling maging 
mga tunog na kahawig na kahawig ng tinig ng na- 
turang indibiduwal. 


May mga tao bang aktuwal na 
nakarinig sa tinig ng Diyos mismo? 


Sa tatlong pagkakataon sa rekord ng Bibliya, iniu- 
ulat na si Jehova ay nagsalita sa paraang naririnig 
ng mga tao. Ang mga ito ay: (1) Noong panahon ng 
bautismo ni Jesus (29 C.E.), nang sabihin ni Jehova: 
“Ito ang aking Anak, ang minamahal, na aking si- 
nang-ayunan.” Walang alinlangang narinig kapuwa 
ni Jesus at ni Juan na Tagapagbautismo ang tinig na 
ito. (Mat 3:17: Mar 1:11: Luc 3:22) (2) Noong magba- 
gong-anyo si Jesus (32 C.E.), kasama ang mga apos- 
tol na sina Pedro, Santiago, at Juan, nang bigkasin 
ang halos gayunding mga salita. (Mat 17:5; Mar 9:7: 
Luc 9:35) (3) Noong 33 C.E., di-kalaunan bago ang 
huling Paskuwa ni Jesus, nang, bilang tugon sa ka- 
hilingan ni Jesus na luwalhatiin ng Diyos ang Kani- 
yang pangalan, isang tinig mula sa langit ang nag- 
sabi: “Kapuwa ko ito niluwalhati at luluwalhatiing 
muli.” Inakala ng pulutong na kumulog noon o na 
isang anghel ang nagsalita kay Jesus.---Ju 12:28, 29. 

Sa mga pagkakataong iyon, ang Diyos na Jehova 
mismo ang nagpahayag sa pamamagitan ng nariri- 
nig na mga tunog ng pananalita na nauunawaan ng 
kaniyang mga lingkod. Maliwanag na sa huling na- 
banggit na pagkakataon, hindi malinaw na narinig 
ng pulutong ang tinig, yamang inihambing ito ng 
ilan sa kulog. Walang alinlangang si Jehova ang 
nagsalita sa mga pagkakataong iyon, sapagkat si Je- 
sus, na pinatutungkulan ng mga pananalitang bi- 
nigkas, ay sariling Anak ng Diyos, anupat mas ma- 
lapit sa Ama kaysa sa sinumang ibang nilalang. 
--Mat 11:27. 

Noong panahon ng Paskuwa ng 31 C.E., nang ma- 
kipag-usap si Jesus sa isang grupo ng di-sumasam- 
palatayang mga Judio, sinabi niya sa kanila: “Ga- 


1318 


yundin, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang 
nagpatotoo tungkol sa akin. Hindi ninyo kailanman 
narinig ang kaniyang tinig ni nakita man ang kani- 
yang anyo; at hindi nananatili sa inyo ang kaniyang 
salita, sapagkat yaon mismong isinugo niya ay hin- 
di ninyo pinaniniwalaan.” (Ju 5:37, 38) Hindi pa 
kailanman narinig ng di-sumasampalatayang pu- 
lutong na ito ang tinig ng Diyos, at hindi sila sumu- 
sunod sa kaniyang salita ni tumatalima man sa ma- 
liwanag na patotoong nakita nila sa pagsuporta ng 
Diyos sa mga gawain ni Jesus. Kaya naman maliwa- 
nag na noong panahong iyon, tanging si Jesus at si 
Juan na Tagapagbautismo pa lamang ang nakarinig 
sa naririnig na tinig ni Jehova, sapagkat ang huling 
dalawang pagkakataon ng pagsasalita ni Jehova ay 
hindi pa nangyayari noon. 

Kung minsan, ang pagbanggit ng Bibliya sa “ti- 
nig” ni Jehova ay tumutukoy sa awtoridad ng kani- 
yang utos bilang “ang tinig ng Diyos na Makapang- 
yarihan-sa-lahat.”--Eze 10:5, RS. 

Tinig ng mga anghel. Sa iba pang mga pag- 
kakataon na “nagsalita ang Diyos, mga anghel ang 
ginamit bilang mga kinatawan niya upang magpa- 
hayag sa pamamagitan ng tinig. Mga anghel ang 
kumatawan sa Diyos nang magsalita siya kay Moi- 
ses sa Bundok Horeb at sa Israel, na nagkakatipon 
noon malapit sa paanan ng bundok. (Exo 34:4-7: 
20:1-17: Gal 3:19) Kung minsan, ang mga anghel na 
ito ay walang anumang anyong ipinakikita, gaya 
noong marinig ang tinig mula sa yumayanig at 
umuusok na bundok. (Exo 20:18, 19: Deu 4:11, 12, 
Heb 12:18, 19) Kung minsan ay nagpapakita sila sa 
pangitain (Dan 8:1, 15, 16, Apo 14:15-18) at sa ilang 
pagkakataon ay nagkatawang-tao sila upang mag- 
hatid ng sinasalitang mga mensahe sa mga tao. 
--Gen 18:1-3, 20, 19:1, Jos 5:13-15. 

Pakikinig sa Tinig ng Diyos. Ang ‘pakikinig 
sa tinig ng Diyos' ay hindi laging nangangahulugan 
ng pagkarinig sa isang literal at naririnig na tinig. 
Mas madalas, nangangahulugan ito ng pagkilala at 
pakikinig nang may pagsunod sa bagay na ipinasu- 
lat ng Diyos sa kaniyang Salita at itinawid sa pama- 
magitan ng kaniyang makalupang mga lingkod na 
kumakatawan sa kaniya. (1Ju 2:3, 4) Sa gayon, ang 
“tinig” ay ginagamit upang tumukoy sa “bawat pa- 
nanalitang lumalabas sa bibig ni Jehova,” samaka- 
tuwid nga, sa kaniyang mga utos, bibigan man itong 
iniharap sa indibiduwal ng Diyos mismo o ng mga 
anghel o mga tao, o sa pamamagitan ng kinasihang 
kasulatan.--Aw 103:20, Mat 4:4, tingnan ang PAG- 
KAMASUNURIN. 

Pakikinig sa Tinig ni Jesus. Tinukoy ni Jesu- 
Kristo ang kaniyang sarili bilang “ang mabuting 
pastol” anupat ang kaniyang mga tupa ay “nakikinig 
sa kaniyang tinig, .. . ang mga tupa ay sumusunod 


1319 


sa kaniya, sapagkat kilala nila ang kaniyang tinig. 
... sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng ibang mga 
tao.” (Ju 10:2-5, 11) Yaong mga kabilang sa “mga 
tupa” ni Kristo ay “nakakakilala” sa kaniyang tinig 
sapagkat kanilang kinikilala at tinatanggap bilang 
tunay ang mga sinasabi ni Kristo gaya ng nakaulat 
sa Bibliya. Ayaw nilang kilalanin ang turo ng “ibang 
mga tao, o mga bulaang pastol. “Nakikinig” sila sa 
kaniyang tinig sa pamamagitan ng pagsunod nila sa 
kaniyang mga utos gaya ng nakasaad sa Kasulatan. 
(Ju 15:10, 15) Yamang si Kristo Jesus ang Punong 
Kinatawan ng Diyos, na laging nakikinig sa tinig ni 
Jehova at nagsasalita niyaong mga iniuutos ni Jeho- 
va, ang isa na sumusunod kay Kristo ay magiging 
kaisa ni Jehova.--Ju 5:19, 1Ju 2:6. 

Ang tinig ng binuhay-muling si Jesu-Kristo. 
Pagkatapos na buhaying-muli at umakyat sa langit, 
si Kristo ay nagpakita kay Saul ng Tarso (nang mag- 
laon ay naging ang apostol na si Pablo), anupat nag- 
salita siya kay Saul sa isang tinig na naunawaan nito 
ngunit hindi naunawaan ng mga lalaking kasama 
nito. (Gaw 9:1-9: 22:6-11: 26:12-18) Sa Gawa 9:7, si- 
nasabi ng ulat na ang mga lalaking kasama ni Saul 
ay nakarinig ng “isang tinig [“tunog,” mga tlb sa Da 
at Ro].” Dito, ang ginamit ay ang salitang Griego na 
phones’, na kaukulang genitive [buhat sa pinagmu- 
lan] ng phone, sa diwa ng ‘pagkarinig sa tinig.” Da- 
hil dito, posibleng nangangahulugan ito na ang na- 
rinig lamang ng mga lalaki ay ang tunog ng tinig, 
ngunit hindi nila ito naunawaan. Nang ilahad ni 
Pablo ang karanasang ito nang dakong huli, sinabi 
niya na “hindi narinig [ng mga lalaking iyon] ang ti- 
nig niyaong nagsasalita.” (Gaw 22:9) Sa ulat na- 
mang ito, ang ginamit ay ang kaukulang accusative 
(objective) [para sa pinatutungkulan] na phonen. 
Maaaring magpahiwatig ito ng diwa na, bagaman 
narinig ng kanilang mga tainga ang tunog, hindi 
nila narinig ang tinig bilang malilinaw na salita na 
naunawaan nila gaya ni Saul, na siyang kinakau- 
sap ni Kristo. 

Nang sumusulat ang apostol na si Pablo sa kong- 
regasyon ng Tesalonica tungkol sa pagtitipon ng 
mga banal na pinahiran ng Diyos, sinabi niya: “Ang 
Panginoon [si Jesu-Kristo] mismo ay bababa mula sa 
langit na may nag-uutos na panawagan, may tinig 
ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos.” (1Te 4:16) 
Ang terminong “arkanghel” ay nangangahulugang 
“punong anghel” o “pangunahing anghel.” Maliwa- 
nag na itinatawag-pansin ni Pablo sa pananalitang 
“tinig ng arkanghel” ang awtoridad ng nag-uutos na 
tinig ni Jesus. Noong naririto si Jesus sa lupa, isini- 
walat niya ang awtoridad na ipinagkaloob ng Diyos 
sa kaniya nang sabihin niya: “Sapagkat kung paa- 
nong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ga- 
yundin niya ipinagkaloob sa Anak na magkaroon ng 


TINIG 


buhay sa kaniyang sarili. At binigyan niya siya ng 
awtoridad na gumawa ng paghatol, sapagkat siya ay 
Anak ng tao... . Ang oras ay dumarating na ang la- 
hat ng nasa mga alaalang libingan ay makaririnig 
ng kaniyang tinig at lalabas. ”---Ju 5:26-29. 

Paggamit ng Tinig ng Tao. Ang tinig, kasa- 
ma ng wika, ay kaloob ng Diyos. Dahil dito, ang ti- 
nig ay dapat gamitin sa pagpuri sa Diyos. Maaari 
itong gawin sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol 
sa “mariringal na mga bagay ng Diyos,” pagpapati- 
bay sa iba sa pamamagitan ng impormasyon mula 
sa Salita ng Diyos na katotohanan, o sa mga awit ng 
papuri at pasasalamat.--Gaw 2:11; Aw 42:4; 47:1: 
98:5: Efe 5:19: Col 3:16. 

Naririnig ng Diyos ang tinig ng kaniyang 
mga lingkod. Yaong mga naglilingkod sa Diyos 
sa espiritu at katotohanan ay maaaring tumawag sa 
Diyos taglay ang katiyakan na naririnig niya ang 
kanilang tinig, anuman ang wikang ginagamit nila 
sa pagtawag sa kaniya. Bukod diyan, kahit pa nga 
walang kalakip na literal na tinig, anupat ang paki- 
usap sa Diyos ay tahimik lamang, ang Diyos, na na- 
kakakilala sa mga puso ng mga tao, ay “dumirinig” 
o nagbibigay-pansin. (Aw 66:19; 86:6, 116:1; 1Sa 
1:13, Ne 2:4) Naririnig ng Diyos ang mga napipigha- 
ti na humihingi ng tulong sa kaniya, at naririnig din 
niya ang tinig at nalalaman ang mga intensiyon ng 
mga taong sumasalansang sa kaniya at nagpapaka- 
na ng kasamaan laban sa kaniyang mga lingkod. 
--Gen 21:17; Aw 55:18, 19: 69:33: 94:9-11: Jer 
23:25. 

Walang-buhay na mga Bagay. Marami sa di- 
mabilang na mga bagay na nilalang ng Diyos ang 
hindi nakalilikha ng tunog ng tinig. Ngunit ang sa- 
litang Hebreo na gohl ("tinig,” “tunog”) ay ginagamit 
may kinalaman sa patotoong ibinibigay ng walang- 
tinig na mga bagay na ito tungkol sa karingalan ng 
kanilang Maylalang. (Aw 19:1-4) Sa pamamagitan 
ng personipikasyon, ang karunungan ay sinasabing 
‘naglalakas ng tinig nito sa mga liwasan, sapagkat 
maaari itong kunin ng lahat niyaong naghahanap 
nito, at iniutos ng Diyos na ang karunungan ay ipa- 
hayag sa lahat, anupat walang maidadahilan ang si- 
numang hindi nakikinig.---Kaw 1:20-30. 

Makasagisag na Paggamit. Ang panggigipus- 
pos ng mga tumatahan sa Jerusalem dahil sa napi- 
pintong pagsalakay ng Babilonya ay inihahambing 
sa nababagabag na tinig ng isang babaing may sa- 
kit, anupat “ang tinig ng anak na babae ng Sion” ay 
inihahalintulad sa tinig ng babaing nagsisilang ng 
kaniyang unang anak. (Jer 4:31) Ibababa ng kaaway 
ang Jerusalem nang gayon na lamang anupat ang 
anumang kapahayagang gagawin sa pamamagitan 
ng kaniyang tinig ay manggagaling sa kaniyang ha- 
mak na posisyon na waring nasa alabok at magiging 


TINIK 


tulad ng mahinang tinig ng isang espiritista. (Isa 
29:4) Sa pamamagitan ng propetang si Jeremias, 
inihula rin ng Diyos na ang Ehipto ay lulupigin 
ng mga Babilonyo, na hukbu-hukbong paroroon na 
gaya ng mga mamumutol ng kahoy, upang putulin 
siya. Mahihiga siya sa lupa, abang-aba samantalang 
tumatangis nang mahina at humahalinghing, anu- 
pat ang kaniyang “tinig” ay magiging mahina tulad 
niyaong sa isang serpiyenteng sumasagitsit habang 
umuurong.---Jer 46:22. 


TINIK. Alinman sa maraming halaman na ma- 
tinik o nakatutusok. Mahigit sa 70 uri ng matitinik 
na halaman ang iniulat na tumutubo sa Israel, ka- 
bilang sa mga ito ang thorny burnet, ang thorny 
caper, ang acanthus, ang boxthorn, at ang mga 
hawthorn. Bagaman ang mga halamang tinik ay 
nakapanliligalig sa tao, hindi naman lubusang wa- 
lang-silbi ang mga ito. Ang matitinik na halaman 
ay ginamit bilang mga bakod (Os 2:6) at pangga- 
tong (Ec 7:6), at ang mga ito ay nagsilbing pagkain 
para sa mga asno, mga kamelyo, at mga kambing. 
Nitong kalilipas na mga panahon lamang, maaaring 
gaya rin ng ginawa noong sinauna, ang boxthorn at 
ang kambron partikular na ay ginagamit bilang 
mga bakod, at ang thorny burnet naman ay pinu- 
putol upang maging panggatong ng mga hurnuhan 
ng apog.--Isa 33:12. 

Ang mga epekto ng isinumpang lupa, pati ang 
mga tinik at mga dawag nito, ay damang-dama ng 
mga inapo ni Adan (Gen 3:17, 18), anupat tinukoy 
ng ama ni Noe na si Lamec ang ‘kirot ng aming mga 
kamay dahil sa lupang isinumpa ni Jehova.” (Gen 
5:29) Pagkatapos ng Baha, pinagpala ni Jehova si 
Noe at ang mga anak nito, anupat sinabi niya na ang 
layunin niya para sa kanila ay punuin nila ang lupa. 
(Gen 9:1) Lumilitaw na noon ay inalis na ang sum- 
pa ng Diyos sa lupa. (Gen 13:10) Gayunman, di- 
gaya sa kaso ng sakdal na si Adan, hindi sinabihan 
ni Jehova si Noe at ang pamilya nito na ‘supilin ang 
lupa.” (Ihambing ang Gen 1:28 sa Gen 8:21--9:2.) Ipi- 
nahihiwatig nito na, kung wala ang patnubay ng 
Diyos, hindi kailanman masusupil ng di-sakdal na 
tao ang lupa sa paraang orihinal na nilayon ng 
Diyos. Patuloy na daranasin ng tao ang mga hirap 
sa pagsasaka ng lupa, pati na ang pakikipagpunyagi 
sa mapanligalig na mga halaman gaya ng mga tinik 
at mga dawag. Walang alinlangan, dahil sa maling 
paggamit ng tao sa yaman ng lupa ay nadagdagan 
ang kaniyang mga problema sa bagay na ito. 

Sa Lupang Pangako, “isang lupaing inaagusan ng 
gatas at pulot-pukyutan” (Exo 3:8), kinailangan ng 
mga Israelita na magtrabaho upang mapanatili ang 
lupain na walang mga tinik at iba pang mga pani- 
rang-damo, yamang madaling tumubo ang mga 
ito sa lupaing napabayaan o tiwangwang. (Isa 5:6, 


1320 


7:23-25: 34:13) Nang bandang huli, dahil sa pagsu- 
way nito kay Jehova, nagdulot ang Israel ng espi- 
rituwal na pagkawasak sa bansa, ang “mana” ng 
Diyos, at nakita ito noon kapuwa sa makasagisag at 
sa literal na paraan sa kanilang pagpapagal nang 
walang kabuluhan, anupat naghasik sila ng trigo 
ngunit gumapas sila ng mga tinik.---Jer 12:7, 13. 

Gaya ng itinampok sa ilustrasyon ni Jesus may 
kinalaman sa manghahasik, naging banta ang mga 
tinik sa pagtubo ng sinasakang pananim. (Mat 13:7, 
Luc 8:7) Kaya bago sakahin ang isang bukid na puno 
ng mga tinik at mga dawag, inaalis muna ang ma- 
panligalig na mga halamang ito, karaniwan nang sa 
pamamagitan ng pagsunog sa bukid. (Heb 6:8) Ang 
mga tinik ay maaari ring pagmulan ng sunog. Lalo 
na sa panahon ng pag-aani, kapag ang mga tinik na 
katabi ng mga nakatayong halamang butil ay tuyo, 
madali silang magliyab, at ang isang buong bukirin 
ay maaaring matupok habang kumakalat ang apoy 
mula sa mga tinik tungo sa mga butil.---Exo 22:6. 

Bilang panlilibak, naglikaw ang mga kawal na Ro- 
mano ng isang koronang tinik at inilagay ito sa ulo 
ni Jesus. (Mar 15:17: Ju 19:2) Bagaman ang partiku- 
lar na halamang tinutukoy ay iniuugnay ng marami 
sa Paliurus spina-christi, isang palumpong na tuma- 
taas nang 6 na m (20 piye) at may malalambot na 
sanga at matitigas na tinik, hindi posibleng matiyak 
ang pagkakakilanlan nito. 

Makasagisag na Paggamit. Ang “mga tinik” 
ay madalas banggitin sa makasagisag, o maka- 
talinghagang diwa. Ang mga Asiryano, bagaman 
sala-salabid na gaya ng mga tinik, ay lalamuning 
gaya ng pinaggapasan na lubusang tuyo. (Na 1:10) 
Ginagamit din ang mga tinik upang tumukoy sa 
mga tao, pati na sa mga tagapamahala, na nakatak- 
dang hatulan dahil sa kanilang masasamang pagki- 
los. (2Ha 14:9, 10, Isa 9:18, 19: 10:17-19) Ang balak- 
yot na mga sumasalansang sa lingkod ni Jehova ay 
inilarawang pinapatay na tulad ng apoy sa mga tini- 
kang-palumpong. (Aw 118:10, 12) Tinukoy ni Jesu- 
Kristo ang mga tinik noong inilalarawan niya ang 
katotohanan na ang mga indibiduwal ay nakikilala 
sa kanilang mga bunga.---Mat 7:16. 

Ang mga tinik ay tumutukoy sa mga tao at mga 
bagay na nagdudulot ng pinsala at mapanligalig. 
(Bil 33:55, Kaw 22:5, Eze 28:24) Maaaring ang “tinik 
sa laman” ni Pablo (2Co 12:7) ay isang karamdaman 
sa kaniyang mga mata o sa ibang bahagi ng kani- 
yang katawan (tingnan ang Gaw 23:1-5, Gal 4:15, 
6:11) o marahil ay ang mga bulaang apostol at iba 
pang manggugulo na humamon sa pagka-apostol at 
sa gawain ni Pablo. (Tingnan ang 2Co 11:5, 6, 12-15, 
Gal 1:6-9, 5:12: 6:17.) Sa pamamagitan ng kaniyang 
propetang si Jeremias, inihambing ni Jehova ang 
mga puso ng mga tao ng Juda at ng mga tumata- 


1321 


han sa Jerusalem sa lupa na nababalutan ng mga ti- 
nik, samakatuwid nga, ng kabulaanan, kawalang- 
katarungan, at kalikuan. (Jer 4:1-4; ihambing ang 
Os 10:12, 13.) Ang paghahalili sa mga tinik ng mga 
punungkahoy ay angkop na lumalarawan sa pagsa- 
sauli ng pagsang-ayon ng Diyos.--Isa 55:13, ting- 
nan ang KAMBRON, MATINIK NA PALUMPONG, PALUM- 
PONG: LOTUS, PUNONG, PANIRANG-DAMO. 


TINIKANG-PALUMPONG. Tingnan ang Pa- 
LUMPONG. 


TINTA. Ang salitang Hebreo na deyoh, na ma- 
tatagpuan lamang sa Jeremias 36:18, ay posib- 
leng isang salitang hiram mula sa wikang Ehipsiyo. 
Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan naman, tat- 
long ulit lamang na lumilitaw ang melan (2Co 3:3, 
2Ju 12, 3Ju 13) at ito ang anyong walang-kasarian 
ng pang-uring panlalaki na melas, nangangahulu- 
gang “itim.”--Mat 5:36, Apo 6:5, 12. 

Karaniwan na, ang mga tinta ay gawa sa isang 
sangkap o materyal na pangkulay na inihalo sa isang 
timplada na may sahing, kola, o barnis, ang timpla- 
dang ito ay nagsisilbi kapuwa bilang tagapagdala ng 
pangkulay, o vehicle, at bilang pandikit upang ku- 
mapit ang pangkulay sa pinagsusulatan. Makikita sa 
pinakamatatandang pormula ng tinta, at sa pina- 
kamatatandang ispesimen na natagpuan, na ang 
pangkulay na ginagamit noon ay itim na mga sang- 
kap na may karbon, alinman sa abo na di-anyong 
kristal mula sa sinunog na langis o kahoy, o uling na 
anyong kristal mula sa hayop o halaman. Ang mga 
pangkulay naman ng tintang pula ay mula sa mga 
iron oxide. Gumamit din ng ilang uri ng tintura ang 
sinaunang mga tao. Sinabi ni Josephus na ang kop- 
ya ng Kautusang ipinadala kay Ptolemy Philadel- 
phus ay isinulat sa mga titik na ginto. (Jewish Antiq- 
uities, XII, 89 [ii, 11]) Kung ginamit man ang mga 
katas ng halaman o mga tina bilang pangkulay sa 
mga tinta, matagal nang naglaho ang mga iyon da- 
hil ang mga iyon ay madaling masira. 

Upang makagawa ng pinakamaiinam na tinta, ka- 
ilangan ang maraming panahon upang magiling 
nang pino ang pangkulay at humalo itong mabuti sa 
timplada. Pagkatapos, ang tinta ay kadalasang ini- 
imbak bilang pinatuyong limpak o bara, na binaba- 
sa ng eskriba nang husto habang ipinapahid niya sa 
tinta ang kaniyang pinsel o tambo. 

Ang mga tintang Tsino ay matagal nang kilala bi- 
lang ang pinakamatitingkad at ang pinakatumata- 
gal na tinta. Ang mga dokumentong isinulat gamit 
ang ilan sa mga tintang ito ay maaaring ibabad sa 
tubig nang ilang linggo nang hindi natatanggal ang 
tinta. Sa kabilang dako, mayroon ding mga tintang 
ginawa na maaaring burahin ng basang espongha 
o mamasa-masang tela. Maaaring ito ang naging 


TIPAKLONG 


saligan nang sabihin ni Jehova, sa makasagisag na 
paraan, “Ang sinumang nagkasala laban sa akin, 
papawiin ko siya mula sa aking aklat.”--Exo 32:33, 
tingnan din ang Bil 5:23; Aw 109:13, 14. 


TINTERO NG KALIHIM. Sa Ezekiel 9:2, 
3, 11, ang lalaking nakasuot ng lino na may panana- 
gutang markahan ang mga indibiduwal sa noo ay 
inilalarawan bilang may “tintero ng kalihim sa kani- 
yang mga balakang,” na maliwanag na nakasukbit 
sa kaniyang baywang sa pamamagitan ng pamig- 
kis. Ang tinterong ito ng kalihim ay maaaring katu- 
lad ng ginagamit noon sa sinaunang Ehipto. Ang 
Ehipsiyong ‘kagamitan ng eskriba” ay isang kahita 
na mahaba at makitid, gawa sa kahoy, at may kom- 
partment o mga lalagyan para sa mga panulat na 
tambo. Sa pinakalabas nito, sa bandang itaas, may- 
roon itong isa o mas marami pang uka para sa isang 
maliit na limpak ng pinatuyong tinta. Kapag mag- 
susulat, ipinapahid ng eskriba sa tinta ang basang 
dulo ng kaniyang panulat. Ipinakikita ng mga ins- 
kripsiyon na ang kagamitan ng eskriba' na ginamit 
ng mga eskribang Siryano ay katulad nito. 


TIPAKLONG [sa Heb., chaghav: sa Ingles, 
grasshopper]. Hindi matiyak kung aling insekto 
o mga insekto ang tinutukoy ng terminong Hebreo 
na chaghav. Gayunman, dahil ang hustong-gulang 
at may-pakpak na balang (sa Heb., arbeh' ay bi- 
nanggit kasama ng cha-ghav' sa Levitico 11:22 (bi- 
lang malinis na pagkain), maaaring ang cha:-ghav'ay 
tumutukoy sa isang insektong lumulukso at hindi sa 
insektong lumilipad.---Tingnan ang tlb sa Rbi8. 

Ang katawagang Ingles na “grasshopper” ay iki- 
nakapit sa alinman sa maraming lumuluksong in- 
sekto na mula sa mga pamilyang Acrididae (na 
kinabibilangan ng mga nandarayuhang balang at 
mga tipaklong na may maiikling sungot) at Tetti- 
goniidae (kinabibilangan ng mga tipaklong na may 
mahahabang sungot). 

Sa Kasulatan, bukod sa itinala ang tipaklong bi- 
lang insektong malinis kainin at mapanira sa mga 
pananim (2Cr 7:13), binanggit din ito sa makata- 
linghagang tagpo. Halimbawa, iniulat ng di-tapat na 
mga Israelitang tiktik na kung ihahambing sa laki 
ng mga naninirahan sa Canaan, sila'y gaya ng mga 
tipaklong. (Bil 13:33) Dahil sa kadakilaan ni Jehova, 
ang mga tao, lalo na yaong mga sumasalansang sa 
Diyos, ay gaya ng mga tipaklong sa pangmalas niya. 
(Isa 40:22) Bilang paglalarawan sa mga hirap na du- 
lot ng pagtanda, ginamit ng tagapagtipon ang anyo 
ng isang tipaklong na kinakaladkad ang sarili nito, 
sa gayo'y inilarawan niya ang taong may-edad bi- 
lang nakabaluktot at naninigas ang katawan, na ang 
mga braso ay parang nakapamaywang sa likod.---Ec 
12:5; tingnan ang BALANG. 


TIPAN 


TIPAN. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawa 
o higit pang mga indibiduwal upang gawin o huwag 
gawin ang isang bagay: isang kontrata. Ang sali- 
tang Hebreo na berith', na hindi matiyak ang pinag- 
mulan, ay lumilitaw nang mahigit 280 beses sa 
Hebreong Kasulatan, mahigit sa 80 sa mga iyon ay 
nasa limang aklat ni Moises. Ang saligang kahulu- 
gan nito ay “tipan,” katulad ng makabagong legal na 
salita na “kontrata.” Ipinakikita iyan ng mga tapyas 
na cuneiform na natagpuan noong 1927 sa Qatna, 
isang sinaunang di-Israelitang lunsod sa TS ng Ha- 
mat. “Simple lamang ang nilalaman ng dalawang 
tapyas [sa 15 na natagpuan]. Ang Tapyas A ay 
isang talaan ng mga pangalan . . . Ang Tapyas B ay 
isang talaan ng rasyon . . . Samakatuwid, ang Tala- 
an A ay isang kasunduan na ang mga lalaking na- 
banggit . . . ay sumang-ayon na maglingkod sa 
isang tao o magsagawa ng ilang partikular na obli- 
gasyon. Inilalarawan naman ng Talaan B, na isinu- 
lat din ng eskribang iyon, kung anong klase ng ka- 
sunduan iyon, ang mga lalaking ito ay tatanggap ng 
inilistang mga rasyon bilang kabayaran sa kanilang 
paglilingkod. . . . ang konsepto ng mga Israelita 
hinggil sa brrit, tipan, ay isang pangunahing tema 
sa teolohiyang Yahwista. Narito ang unang nai- 
lathalang di-biblikal na paglitaw ng salitang iyon 
noong unang mga panahon--hindi lalampas ng 
unang sangkatlo ng ikalabing-apat na siglo B.C.” 
--Bulletin of the American Schools of Oriental Re- 
search, Pebrero 1951, p. 22. 

Sa ilang bersiyon ng Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan, ang salitang di'a-the'ke ay isinalin bilang 
“tipan” o “testamento” (testamentum, Vg). Ngu- 
nit ganito ang sabi ng Cyclopædia nina M'Clin- 
tock at Strong (1891) sa ilalim ng paksang “Tipan”: 
“Gayunman, waring hindi kailangang gumamit ng 
bagong salita [maliban sa “tipan”] na nagtatawid 
ng bagong ideya. Yamang isinalin ng Sept[uagint] 
ang [berith'] (na hindi kailanman nangangahulu- 
gang testamento, kundi palaging tipan o kasundu- 
an) bilang [diathe'ke] sa buong M.T., makatuwi- 
rang ipalagay na nang gamitin ng mga manunulat 
ng B.T. ang salitang iyan, gayunding ideya ang nais 
nilang itawid sa kanilang mga mambabasa, na ang 
karamihan ay pamilyar sa Griegong M.T. Karagda- 
gan pa, sa karamihan ng mga kaso, yaong tinata- 
wag na ‘tipan’ (berith') sa M.T. ay binabanggit din 
sa B.T. (halimbawa, 2Cor. iii, 14; Heb. vii, ix: Apo. 
xi, 19), samantalang sa gayunding konteksto, ang 
gayunding salita at bagay sa Griego ay tinutum- 
basan kung minsan sa Ingles [sa KJ] ng ‘cove- 
nant’ [tipan] at kung minsan naman ay ng “es- 
tament’ [testamento] (Heb. vii, 22, viii, 8-13, ix, 
15)."--Tingnan din ang apendise ng Rbi8, p. 1584, 
1585. 


1322 


Sa maraming talata sa aklat ng Mga Hebreo (Heb 
7:22: 8:6, 8, 9, 10: 9:4, 15, 16, 17, 20), maliwanag 
na ginamit ng manunulat ang salitang di'athe' ke 
na ang tinutukoy ay isang tipan ayon sa diwa 
nito sa matandang Hebreo, at sumipi pa nga siya 
mula sa Jeremias 31:31-34 at binanggit ang “ka- 
ban ng tipan.” Upang isalin ang mga talatang ito 
ng Jeremias, ginamit ng Griegong Septuagint ang 
di-a'the'ke para sa sinaunang Hebreong berith, na 
nangangahulugang “tipan.” Sumipi rin ang Hebreo 
9:20 mula sa Exodo 24:6-8, kung saan malinaw na 
isang tipan ang tinutukoy. 

Kung Saan Ikinakapit ang Salita. Laging da- 
lawa o higit pang mga partido ang kasangkot sa mga 
tipan. Maaaring ito'y pang-isahang panig (kapag 
isang partido lamang ang may pananagutang tu- 
mupad sa mga kundisyon) o pandalawahang panig 
(kapag ang magkabilang partido ay may mga kun- 
disyong dapat tuparin). Maliban sa mga tipan na 
doo'y isa ang Diyos sa mga partido, iniulat ng Bibli- 
ya ang mga pakikipagtipan sa pagitan ng mga tao, 
at sa pagitan ng mga tribo, mga bansa, o mga gru- 
po ng mga tao. Malubhang kasalanan ang pagsira sa 
tipan.--Eze 17:11-20, Ro 1:31, 32. 

Ang terminong “tipan” ay ikinapit sa isang maa- 
asahang ordinansa, gaya niyaong sa tinapay na 
pantanghal (Lev 24:8), o sa paglalang ng Diyos 
na inuugitan ng kaniyang mga batas, gaya ng di- 
nagbabagong pagsasalitan ng araw at gabi. (Jer 
33:20) Ginagamit din ito sa makasagisag na para- 
an, gaya sa pananalitang “pakikipagtipan sa Kama- 
tayan.” (Isa 28:18) Binanggit din ni Jehova ang 
kaniyang pakikipagtipan may kaugnayan sa ma- 
babangis na hayop. (Os 2:18) Ang kasunduan sa 
pag-aasawa ay tinatawag na isang tipan. (Mal 2:14) 
Ang pananalitang “mga may-ari (mga panginoon) 
ng isang tipan” ay nangangahulugang “mga kakam- 
pi,” gaya sa Genesis 14:13. 

Sa diwa, anumang pangakong binitiwan ni Jeho- 
va ay isang tipan. Iyon ay tiyak na isasagawa at 
maaasahan ang katuparan niyaon. (Heb 6:18) Ang 
isang tipan ay may bisa hangga't umiiral ang mga 
kundisyon nito at may obligasyong dapat tuparin 
ang isa o dalawang partido. Ang mga resulta o pag- 
papalang dulot ng isang tipan ay maaaring magpa- 
tuloy, kahit magpakailan-kailanman. 

Kung Paano Pinagtitibay ang Isang Tipan. 
Kadalasa'y hinihilingan ang Diyos upang magsil- 
bing saksi. (Gen 31:50, 1Sa 20:8, Eze 17:13, 19) Isang 
sumpa ang ipinananata. (Gen 31:53, 2Ha 11:4, Aw 
110:4; Heb 7:21) Kung minsan, ang mga nakikipag- 
tipan ay nagsasaayos ng isang tanda, patotoo, o pi- 
nakasaksi, gaya ng isang kaloob (Gen 21:30), isang 
haligi o bunton ng mga bato (Gen 31:44-54), o bi- 
nibigyan nila ng pangalan ang isang lugar (Gen 


1323 


21:31). Noong minsan, gumamit si Jehova ng isang 
bahaghari. (Gen 9:12-16) Ang isa pang paraan ay 
ang pagpatay ng mga hayop at paghiwa ng mga ito 
sa dalawa. Pagkatapos, ang mga nakikipagtipan ay 
dumaraan sa pagitan ng mga piraso ng hayop. Sa 
kaugaliang ito hinango ang karaniwang idyomang 
Hebreo na “maghiwa ng isang tipan.’ (Gen 15:9-11, 
17, 18, tlb sa Rbi8, Jer 34:18, tlb sa Rbi8, 19) Kung 
minsan, ang paggawa ng mga alyansa ay may kala- 
kip na kasayahan. (Gen 26:28, 30) Maaaring may 
salu-salo, gaya noong ipakipagtipan ang tipang Ka- 
utusan. (Ob 7; Exo 24:5, 11) Maaaring ibigay ng na- 
katataas na partido sa kabilang partido ang kani- 
yang kasuutan o sandata. (1Sa 18:3, 4) Kaugalian 
naman ng ilang bansang pagano na uminom ng 
dugo ng isa't isa o ng dugo na hinaluan ng alak (na 
labag sa iniutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa Genesis 
9:4, at sa Israel sa ilalim ng Kautusan), at ang mga 
nagtitipanan ay bumibigkas ng pinakamatitinding 
sumpa sa partidong lalabag sa tipan. 

Ginagamit ng Bibliya ang pananalitang “tipan ng 
asin” upang tumukoy sa pagiging permanente at di- 
nababago ng isang tipan. (Bil 18:19, 2Cr 13:5; Lev 
2:13) Sa sinaunang mga tao, ang magkasamang 
pagkain ng asin ay tanda ng pagkakaibigan at nag- 
papahiwatig ng namamalaging pagkamatapat. Ang 
pagkain naman ng asin kasama ng mga haing pan- 
salu-salo ay sumasagisag sa walang-hanggang pag- 
kamatapat. 

Nasusulat na mga Dokumento. Ang Sam- 
pung Utos ay isinulat sa bato sa pamamagitan ng 
“daliri ng Diyos.” (Exo 31:18, 32:16) Si Jeremias ay 
sumulat ng isang kasulatan, nilakipan iyon ng tatak, 
at kumuha ng mga saksi. (Jer 32:9-15) May natag- 
puang mga tapyas na luwad ng sinaunang mga tao, 
na nagsasaad ng mga kundisyon ng mga kontrata. 
Ang mga ito ay kadalasang natatatakan at nakapa- 
loob sa mga sobreng luwad. 

Ang Pangako sa Eden. Sa Genesis 3:15, ma- 
kahulang sinabi ng Diyos na Jehova sa hardin ng 
Eden ang kaniyang layunin sa harap ni Adan, ni 
Eva, at ng “serpiyente.” 

Tungkol sa pagkakakilanlan ng mga kasangkot sa 
pangako at hulang ito, sinasabi sa atin ng pangita- 
ing ibinigay sa apostol na si Juan, sa Apocalipsis 
12:9, na ang “serpiyente” ay si Satanas na Diyab- 
lo. Ipinakikita ng katibayan na ang “binhi” ng “ba- 
bae,” na matagal nang hinihintay ng mga taong 
matuwid, ay tumutukoy sa “binhi” ni Abraham, si 
Jesu-Kristo. (Gal 3:16, Mat 1:1) Ang “binhi” na ito ay 
susugatan ng serpiyente sa sakong. Pinatay si Jesu- 
Kristo, gayunma'y hindi permanente ang sugat na 
ito sapagkat ibinangon siya ng Diyos mula sa kama- 
tayan. Susugatan naman ng “binhi” ang ulo ng ser- 
piyente, anupat tuluyan itong malulupig. 


TIPAN 


Sino ang “babae” sa tipang ito? Tiyak na hindi si 
Eva, na naging kaaway ng Diyos. Upang malupig, 
o “mapawi,” ng “binhi” ang espiritung nilalang na si 
Satanas na Diyablo, dapat na ang binhi ay espiritu, 
hindi tao. (Heb 2:14) Nang isilang si Jesus, siya'y 
isang taong Anak ng Diyos, ngunit noong panahon 
ng kaniyang bautismo, kinilala siya ng Diyos bi- 
lang Kaniyang Anak at isinugo sa kaniya ang ba- 
nal na espiritu. Nang pagkakataong iyon, si Jesus 
ay naging inianak-sa-espiritung Anak ng Diyos. 
(Mat 3:13-17, Ju 3:3-5) Nang maglaon, sa kaniyang 
pagkabuhay-muli, siya'y “binuhay sa espiritu.” (1Pe 
3:18) Kung gayon, sino ang “ina,” hindi ng taong 
sanggol na si Jesus kundi ng inianak-sa-espiritung 
Anak ng Diyos? Sinabi ng apostol na si Pablo na sina 
Abraham, Sara, Isaac, Hagar, at Ismael ay mga tau- 
han sa isang makasagisag na drama kung saan 
si Isaac ay lumalarawan sa mga may makalangit na 
pag-asa, kasama na si Pablo. Pagkatapos, sinabi ni 
Pablo na ang kanilang “ina” ay ang “Jerusalem sa 
itaas.” Ang mga ito'y tinawag ni Jesu-Kristo na ka- 
niyang “mga kapatid,” anupat ipinahihiwatig na iisa 
ang kanilang ina. (Heb 2:11) Dahil dito, ang “babae” 
sa Genesis 3:15 ay tumutukoy sa “Jerusalem sa ita- 
as.”--Gal 4:21-29. 

Ipinahihiwatig ng mga kundisyon ng pangako 
sa Eden na lilipas ang isang yugto ng panahon 
kung kailan magluluwal ng “binhi” ang “serpiyen- 
te” at magkakaroon ng alitan sa pagitan ng dala- 
wang “binhi.” Mga 6,000 taon na ang lumipas mula 
nang bigkasin ang pangakong iyon. Bago ang Sanli- 
bong Taong Paghahari ni Kristo, ang “serpiyente” ay 
ihahagis sa kalaliman, at pagkatapos ng sanlibong 
taon ay lilipulin siya magpakailanman.---Apo 20:1- 
3, 7-10: Ro 16:20. 

Tipan kay Noe. Ang Diyos na Jehova ay naki- 
pagtipan kay Noe, na nagsilbing kinatawan ng kani- 
yang pamilya, may kinalaman sa Kaniyang layunin 
na ingatang buhay ang mga tao at mga hayop ka- 
pag pinuksa Niya ang balakyot na sanlibutan ng pa- 
nahong iyon. (Gen 6:17-21, 2Pe 3:6) Nagsimulang 
magkaanak si Noe paglampas niya ng 500 taong gu- 
lang. (Gen 5:32) Nang isiwalat ng Diyos kay Noe ang 
layuning ito, malalaki at may-asawa na ang kani- 
yang mga anak. Sa bahagi ni Noe, itatayo niya ang 
arka at ilululan niya rito ang kaniyang asawa, mga 
anak, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak, ga- 
yundin ang mga hayop at mga pagkain. lingatang 
buhay naman ni Jehova ang laman sa lupa, kapuwa 
ng tao at ng mga hayop. Dahil sinunod ni Noe ang 
mga kundisyon ng tipan, naingatan ni Jehova ang 
buhay ng tao at hayop. Lubusang natupad ang tipan 
noong 2369 B.C.E., pagkatapos ng Baha, nang ang 
mga tao at mga hayop ay muling makapanirahan sa 
lupa at makapag-anak ayon sa kanilang uri.---Gen 
8:15-17. 


TIPAN 


Tipang Bahaghari. Noong 2369 B.C.E., sa mga 
bundok ng Ararat, ang tipang bahaghari ay gina- 
wa sa pagitan ng Diyos na Jehova at ng lahat 
ng laman (tao at hayop), na kinatawanan ni Noe 
at ng kaniyang pamilya. Sinabi ni Jehova na hin- 
di na niya muling pupuksain ang lahat ng laman 
sa pamamagitan ng baha. Pagkatapos ay ibinigay 
niya ang bahaghari bilang tanda ng tipang iyon, na 
mananatili hangga't nabubuhay sa lupa ang mga 
tao, samakatuwid ay magpakailanman.--Gen 9:8- 
17: Aw 37:29. 

Tipan kay Abraham. Lumilitaw na nagkabisa 
ang tipan kay Abraham nang tawirin ni Abram 
(Abraham) ang Eufrates patungong Canaan. Gi- 
nawa naman ang tipang Kautusan pagkaraan ng 
430 taon. (Gal 3:17) Naninirahan pa si Abraham sa 
Mesopotamia, sa Ur ng mga Caldeo, nang makipag- 
usap si Jehova sa kaniya at utusan siyang maglak- 
bay patungo sa lupaing ipakikita sa kaniya ng Diyos. 
(Gaw 7:2, 3; Gen 11:31, 12:1-3) Sinasabi ng Exodo 
12:40, 41 (LXX) na sa pagtatapos ng 430 taon ng 
pananahanan sa Ehipto at sa lupain ng Canaan, “sa 
mismong araw na ito,” ang Israel, na noo'y inaa- 
lipin sa Ehipto, ay lumabas. Araw ng Nisan 14, 
1513 B.C.E., na petsa ng Paskuwa, nang iligtas sila 
mula sa Ehipto. (Exo 12:2, 6, 7) Ipinahihiwatig nito 
na tinawid ni Abraham ang Ilog Eufrates patu- 
ngong Canaan noong Nisan 14, 1943 B.C.E., at ma- 
liwanag na nagkabisa ang tipang Abrahamiko nang 
panahong iyon. Matapos siyang maglakbay papasok 
sa Canaan hanggang sa Sikem, muling nagpakita 
ang Diyos kay Abraham at pinalawak Niya ang pa- 
ngako, sa pagsasabing, “Sa iyong binhi ay ibibigay 
ko ang lupaing ito.” Sa gayo'y ipinahiwatig ng Diyos 
na ang tipang iyon ay nauugnay sa pangako sa 
Eden, at isiniwalat niya na ang “binhi” ay mabubu- 
hay bilang tao, samakatuwid nga, magmumula sa 
linya ng angkan ng mga tao. (Gen 12:4-7) Nang 
maglaon, pinalawak pa ni Jehova ang pangakong 
iyon, gaya ng nakaulat sa Genesis 13:14-17: 15:18, 
17:2-8, 19: 22:15-18. 

Ang mga pangako ng tipan ay ipinamana sa mga 
inapo ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac (Gen 
26:2-4) at ni Jacob. (Gen 28:13-15: 35:11, 12) Sinabi 
ng apostol na si Pablo na ang tunay na “binhi” ay si 
Kristo (bilang pangunahing bahagi nito) at yaong 
mga kaisa ni Kristo.--Gal 3:16, 28, 29. 

Isiniwalat ng Diyos ang layunin at mga isasagawa 
ng tipang Abrahamiko. Sinabi niya na darating ang 
binhing ipinangako sa pamamagitan ni Abraham. 
Aariin ng binhing ito ang pintuang-daan ng kani- 
yang mga kaaway. Ang binhi ni Abraham sa pa- 
mamagitan ni Isaac ay magiging marami, anupat 
di-mabibilang ng mga tao noong panahong iyon. 
Padadakilain ang pangalan ni Abraham. Aariin ng 


1324 


binhi ang Lupang Pangako. Pagpapalain ng lahat ng 
pamilya sa lupa ang kanilang sarili sa pamamagitan 
ng binhi. (Tingnan ang nabanggit na mga teksto 
mula sa Genesis.) Nagkaroon ng literal na katuparan 
ang mga bagay na ito, na sumasagisag naman sa 
mas malaking katuparan sa pamamagitan ni Kristo. 
Nilinaw rin ni Pablo na makasagisag at makahula 
ang mga kundisyon ng tipang ito nang sabihin niya 
na sina Abraham, Sara, Isaac, Hagar, at Ismael ay 
mga tauhan sa isang makasagisag na drama.---Gal 
4:21-31. 

Ang tipang Abrahamiko ay isang “tipan hang- 
gang sa panahong walang takda.” Dahil sa mga 
kundisyon nito, kailangan itong magpatuloy hang- 
gang sa maisakatuparan ang pagpuksa sa lahat ng 
kaaway ng Diyos at ang pagpapala sa mga pamilya 
sa lupa.--Gen 17:7: 1Co 15:23-26. 

Nang tinatalakay niya ang tipang Abrahamiko at 
ang tipang Kautusan, sinabi ni Pablo ang simulain 
na “walang tagapamagitan kapag iisang persona la- 
mang ang nasasangkot,” at pagkatapos ay idinag- 
dag niya na “ang Diyos ay iisa lamang.” (Gal 3:20, 
tingnan ang TAGAPAMAGITAN.) Si Jehova ang naki- 
pagtipan kay Abraham. Sa totoo, iyon ay isang pa- 
ngako, at hindi tinakdaan ni Jehova si Abraham ng 
mga kundisyon na dapat nitong abutin para matu- 
pad ang pangako. (Gal 3:18) Kaya naman hindi 
kailangan ang isang tagapamagitan. Sa kabilang 
dako, ang tipang Kautusan ay pandalawahang pa- 
nig. Ito'y sa pagitan ni Jehova at ng bansang Isra- 
el, at si Moises ang tagapamagitan. Sumang-ayon 
ang mga Israelita sa mga kundisyon ng tipan, at 
nagbitiw sila ng sagradong pangako na susundin 
nila ang Kautusan. (Exo 24:3-8) Hindi pinawalang- 
bisa ng tipang ito ang tipang Abrahamiko.---Gal 3: 
17, 19. 

Tipan ng Pagtutuli. Ang tipan ng pagtutuli 
ay ginawa noong 1919 B.C.E., nang si Abraham ay 
99 na taong gulang. Nakipagtipan si Jehova kay Ab- 
raham at sa kaniyang likas na binhi. Dapat tuliin 
ang lahat ng lalaki sa kaniyang sambahayan, kasa- 
ma ang mga alipin. Sinumang tatanggi ay lilipulin 
mula sa kaniyang bayan. (Gen 17:9-14) Nang mag- 
laon, sinabi ng Diyos na kung may naninirahang 
dayuhan na nagnanais kumain ng paskuwa (anupat 
nais niyang maging mananamba ni Jehova kasama 
ng Israel), kailangan niyang ipatuli ang mga lalaki 
sa kaniyang sambahayan. (Exo 12:48, 49) Ang pag- 
tutuli ay nagsilbing tatak ng katuwirang tinaglay ni 
Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya sa- 
mantalang nasa di-tuling kalagayan, at iyon ay na- 
ging pisikal na tanda ng pakikipagtipan kay Jehova 
ng mga inapo ni Abraham sa pamamagitan ni Ja- 
cob. (Ro 4:11, 12) Kinilala ng Diyos ang pagtutu- 
li hanggang sa magwakas ang tipang Kautusan 


1325 


noong 33 C.E. (Ro 2:25-28, 1Co 7:19; Gaw 15) Baga- 
man isinasagawa ang pisikal na pagtutuli sa ilalim 
ng Kautusan, paulit-ulit na ipinakita ni Jehova na 
mas mahalaga sa kaniya ang isinasagisag nito, anu- 
pat pinayuhan niya ang Israel na “tuliin ang dulong- 
balat ng kanilang mga puso.'---Deu 10:16: Lev 26:41, 
Jer 9:26, Gaw 7:51. 

Tipang Kautusan. Ang tipang Kautusan sa pa- 
gitan ni Jehova at ng bansa ng likas na Israel ay gi- 
nawa noong ikatlong buwan pagkaalis nila sa Ehip- 
to, 1513 B.C.E. (Exo 19:1) Ito'y isang pambansang 
tipan. Ang isang likas na Israelita ay awtomatikong 
nasa ilalim ng tipang Kautusan mula sa kaniyang 
kapanganakan at sa gayo'y may pantanging ka- 
ugnayan kay Jehova. Ang Kautusan ay nasa anyong 
kodigo, nakatala nang maayos, anupat nakapang- 
kat-pangkat ang mga batas nito. Inihatid ito ng mga 
anghel sa pamamagitan ng kamay ng isang tagapa- 
magitan, si Moises, at binigyang-bisa sa pamamagi- 
tan ng paghahain ng mga hayop (bilang kahalili ni 
Moises, ang tagapamagitan, o “nagpangyari ng ti- 
pan”) sa Bundok Sinai. (Gal 3:19: Heb 2:2: 9:16-20) 
Nang pagkakataong iyon, iwinisik ni Moises sa altar 
ang kalahati ng dugo ng mga hayop na inihain, pag- 
katapos ay binasa niya ang aklat ng tipan sa pandi- 
nig ng bayan, na sumang-ayong maging masunu- 
rin. Pagkatapos ay iwinisik niya ang dugo sa aklat at 
sa bayan. (Exo 24:3-8) Sa ilalim ng Kautusan, itina- 
tag ang isang pagkasaserdote sa sambahayan ni 
Aaron, na mula sa pamilya ni Kohat na mula naman 
sa tribo ni Levi. (Bil 3:1-3, 10) Ang mataas na pag- 
kasaserdote ay nagsimula kay Aaron at ipinamama- 
na mula sa ama tungo sa anak, kung kaya hinalin- 
han ni Eleazar si Aaron, hinalinhan ni Pinehas si 
Eleazar, at patuloy.--Bil 20:25-28: Jos 24:33, Huk 
20:27, 28. 

Ayon sa mga kundisyon ng tipang Kautusan, 
kung iingatan ng mga Israelita ang tipan, sila'y ma- 
giging isang bayan ukol sa pangalan ni Jehova, 
isang kaharian ng mga saserdote at isang banal na 
bansa, at pagpapalain niya sila. (Exo 19:5, 6, Deu 
28:1-14) Kung lalabagin nila ang tipan, susumpain 
sila. (Deu 28:15-68) Layunin ng tipang Kautusan na 
ihayag ang mga pagsalansang (Gal 3:19), akayin 
ang mga Judio tungo kay Kristo (Gal 3:24), magsil- 
bing anino ng mabubuting bagay na darating (Heb 
10:1: Col 2:17), ipagsanggalang ang mga Judio mula 
sa huwad at paganong relihiyon at ingatan ang tu- 
nay na pagsamba kay Jehova, at ingatan ang linya 
ng binhing ipinangako. Idinagdag ito sa tipan kay 
Abraham (Gal 3:17-19) at inorganisa nito ang ban- 
sang likas na binhi ni Abraham sa pamamagitan 
ni Isaac at ni Jacob. 

Nakinabang din sa tipang Kautusan ang iba na di- 
kabilang sa likas na Israel, sapagkat sa pamamagi- 


TIPAN 


tan ng pagpapatuli ay maaari silang maging mga 
proselita at tumanggap ng maraming kapakinaba- 
ngang nagmumula sa Kautusan.--Exo 12:48, 49. 


Paano naging “lipas na” ang 
tipang Kautusan? 


Gayunman, masasabing naging “lipas na" ang ti- 
pang Kautusan nang ipatalastas ng Diyos sa pama- 
magitan ng propetang si Jeremias na magkakaroon 
ng isang bagong tipan. (Jer 31:31-34, Heb 8:13) No- 
ong 33 C.E., ang tipang Kautusan ay kinansela salig 
sa kamatayan ni Kristo sa pahirapang tulos (Col 
2:14) at hinalinhan iyon ng bagong tipan.---Heb 
7:12; 9:15; Gaw 2:1-4. 

Tipan sa Tribo ni Levi. Nakipagtipan si Jeho- 
va sa tribo ni Levi na ibubukod ang buong tribo nila 
upang maglingkod sa tabernakulo, kasama na rito 
ang pagkasaserdote. Naganap ito sa ilang ng Sinai 
noong 1512 B.C.E. (Exo 40:2, 12-16, Mal 2:4) Si 
Aaron at ang kaniyang mga anak, na mula sa pamil- 
ya ni Kohat, ay magiging mga saserdote, at ang 
ibang mga pamilya mula kay Levi ang mag-aasika- 
so sa ibang mga tungkulin, gaya ng pagtatayo ng 
tabernakulo, paglilipat nito, at iba pang mga gawa- 
in. (Bil 3:6-13, kab 4) Nang maglaon, naglingkod din 
sila sa templo. (1Cr 23) Isinagawa ang serbisyo ng 
pagtatalaga para sa pagkasaserdote noong Nisan 
1-7, 1512 B.C.E., at nagsimula silang maglingkod 
noong Nisan 8. (Lev kab 8, 9) Ang mga Levita ay 
walang manang lupain, ngunit tumatanggap sila ng 
mga ikapu mula sa ibang mga tribo, at binigyan sila 
ng mga nakapaloob na lunsod na matatahanan nila. 
(Bil 18:23, 24; Jos 21:41) Dahil sa sigasig ni Pinehas 
para sa bukod-tanging debosyon kay Jehova, ang 
Diyos ay nakipagtipan sa kaniya ng isang tipan 
ng kapayapaan, isang tipan para sa pagkasaserdote 
hanggang sa panahong walang takda para sa kani- 
ya at sa kaniyang supling. (Bil 25:10-13) Nanatiling 
may bisa ang tipan kay Levi hanggang sa magwa- 
kas ang tipang Kautusan.---Heb 7:12. 

Pakikipagtipan sa Israel sa Moab. Bago pu- 
masok ang Israel sa Lupang Pangako, noong 
1473 B.C.E., nakipagtipan si Jehova sa likas na Isra- 
el sa Moab. (Deu 29:1, 1:3) Noon ay muling binigkas 
at ipinaliwanag ni Moises ang kalakhang bahagi ng 
Kautusan. Layunin ng tipang ito na pasiglahin ang 
katapatan kay Jehova at gumawa ng ilang pagba- 
bago at magtakda ng mga utos na kailangan ng 
mga Israelita habang nagbabago ang kanilang kala- 
gayan mula sa pagpapagala-gala tungo sa pamimir- 
mihan sa lupain. (Deu 5:1, 2, 32, 33, 6:1, ihambing 
ang Lev 17:3-5 sa Deu 12:15, 21.) Nagwakas ang ti- 
pang ito nang pawiin ang tipang Kautusan, yamang 
ito'y mahalagang bahagi ng Kautusan. 


TIPAN 


Tipan kay Haring David. Ang tipan kay Da- 
vid ay ginawa noong naghahari siya sa Jerusalem 
(1070-1038 B.C.E.), at ang mga partido rito ay si Je- 
hova at si David, na kumakatawan sa kaniyang pa- 
milya. (2Sa 7:11-16) Ayon sa tipang ito, isang anak 
na mula sa linya ni David ang magmamay-ari sa 
trono magpakailanman at magtatayo ng isang ba- 
hay para sa pangalan ni Jehova. Sa tipang ito, layu- 
nin ng Diyos na maglaan ng isang dinastiya ng mga 
hari para sa mga Judio. Layunin din niyang ibigay 
kay Jesus, bilang tagapagmana ni David, ang legal 
na karapatan sa trono ni David, samakatuwid nga, 
ang “trono ni Jehova” (1Cr 29:23: Luc 1:32), at mai- 
pakilala si Jesus bilang ang Mesiyas. (Eze 21:25-27: 
Mat 1:6-16: Luc 3:23-31) Hindi kasama sa tipang ito 
ang pagkasaserdote. Ang Levitikong mga saserdote 
ay naglingkod na kaagapay ng mga haring mula sa 
linya ni David. Gayunman, sa ilalim ng Kautusan, 
magkahiwalay ang pagkasaserdote at ang pagkaha- 
ri. Yamang kinikilala ni Jehova ang pagkaharing 
iyon at gagamitin niya iyon magpakailanman, ang 
tipan kay David ay magpasawalang-hanggan.---Isa 
9:7: 2Pe 1:11. 

Tipan Upang Maging Saserdoteng Tulad ni 
Melquisedec. Ang tipang ito ay ipinahayag sa 
Awit 110:4, at ikinapit ito kay Kristo ng manunu- 
lat ng aklat ng Mga Hebreo sa Hebreo 7:1-3, 15- 
17. Ito'y tipan na tanging kay Jesu-Kristo ipinaki- 
pagtipan ni Jehova. Lumilitaw na tinukoy ito ni 
Jesus nang makipagtipan siya sa kaniyang mga ta- 
gasunod ukol sa isang kaharian. (Luc 22:29) Sa pa- 
mamagitan ng ipinanatang sumpa ni Jehova, si 
Jesu-Kristo, ang makalangit na Anak ng Diyos, ay 
magiging isang saserdote ayon sa paraang gaya ng 
kay Melquisedec. Si Melquisedec ay naging hari at 
saserdote ng Diyos sa lupa. Manunungkulan si Jesu- 
Kristo kapuwa bilang Hari at Mataas na Saserdote, 
hindi sa lupa, kundi sa langit. Permanente siyang 
itinalaga sa katungkulang ito pagkaakyat niya sa la- 
ngit. (Heb 6:20, 7:26, 28: 8:1) Ang tipang ito ay may 
bisa magpakailanman, yamang maglilingkod si Je- 
sus bilang Hari at Mataas na Saserdote magpakai- 
lanman sa ilalim ng patnubay ni Jehova.---Heb 7:3. 

Bagong Tipan. Noong ikapitong siglo B.C.E., 
inihula ni Jehova, sa pamamagitan ng propetang si 
Jeremias, ang bagong tipan, anupat sinabi niya na 
hindi iyon magiging gaya ng tipang Kautusan na si- 
nira ng Israel. (Jer 31:31-34) Noong gabi bago siya 
mamatay, Nisan 14, 33 C.E., habang itinatatag niya 
ang pagdiriwang ng Hapunan ng Panginoon, ipina- 
talastas ni Jesu-Kristo ang tungkol sa bagong tipan, 
na bibigyang-bisa ng kaniyang hain. (Luc 22:20) 
Noong ika-50 araw mula nang siya'y buhaying-muli 
at 10 araw pagkaakyat niya sa kaniyang Ama, ang 
banal na espiritu, na tinanggap niya mula kay Jeho- 
va, ay ibinuhos niya sa kaniyang mga alagad na 


1326 


nagkakatipon sa isang silid sa itaas sa Jerusalem. 
--Gaw 2:1-4, 17, 33: 2Co 3:6, 8, 9; Heb 2:3, 4. 

Ang mga partido sa bagong tipan ay si Jehova at 
ang “Israel ng Diyos,” ang mga inianak-sa-espiritu 
na kaisa ni Kristo, na bumubuo sa kaniyang kongre- 
gasyon o katawan. (Heb 8:10, 12:22-24: Gal 6:15, 16, 
3:26-28, Ro 2:28, 29) Binigyang-bisa ito ng itinigis 
na dugo (ang inihaing buhay-tao) ni Jesu-Kristo, na 
ang halaga ay iniharap kay Jehova pagkaakyat ni Je- 
sus sa langit. (Mat 26:28) Kapag pinili ng Diyos ang 
isa para sa makalangit na pagtawag (Heb 3:1), dina- 
dala siya ng Diyos sa Kaniyang tipan salig sa hain ni 
Kristo. (Aw 50:5: Heb 9:14, 15, 26) Si Jesu-Kristo ang 
Tagapamagitan ng bagong tipan (Heb 8:6: 9:15) at 
ang pangunahing Binhi ni Abraham. (Gal 3:16) Bi- 
lang Tagapamagitan ng bagong tipan, tinutulungan 
ni Jesus yaong mga kabilang sa tipan upang sila'y 
maging bahagi ng tunay na binhi ni Abraham (Heb 
2:16, Gal 3:29) sa pamamagitan ng kapatawaran ng 
kanilang mga kasalanan. Ipinahahayag silang matu- 
wid ni Jehova.---Ro 5:1, 2: 8:33, Heb 10:16, 17. 

Ang inianak-sa-espiritu at pinahirang mga kapa- 
tid na ito ni Kristo ay magiging mga katulong na sa- 
serdote ng Mataas na Saserdote, “isang maharlikang 
pagkasaserdote.” (1Pe 2:9: Apo 5:9, 10; 20:6) Guma- 
ganap sila ng gawaing pansaserdote, isang “pang- 
madlang paglilingkod” (Fil 2:17), at tinatawag silang 
"mga ministro ng isang bagong tipan.” (2Co 3:6) 
Ang mga tinawag na ito ay dapat na maingat at 
may-katapatang sumunod sa mga yapak ni Kristo 
hanggang sa isuko nila ang kanilang buhay sa kama- 
tayan. Kung magkagayon ay gagawin sila ni Jehova 
na isang kaharian ng mga saserdote at mga kabaha- 
gi sa tulad-Diyos na kalikasan, at gagantimpalaan 
niya sila ng imortalidad at kawalang-kasiraan bilang 
mga kasamang tagapagmana ni Kristo sa langit. 
(1Pe 2:21: Ro 6:3, 4: 1Co 15:53: 1Pe 1:4, 2Pe 1:4) La- 
yunin ng tipan na kumuha ng isang bayan ukol sa 
pangalan ni Jehova bilang bahagi ng “binhi” ni Ab- 
raham. (Gaw 15:14) Sila ang magiging “kasintahang 
babae” ni Kristo at ang kalipunan ng mga tao na da- 
dalhin ni Kristo sa isang tipan ukol sa Kaharian, 
upang mamahalang kasama Niya. (Ju 3:29, 2Co 
11:2, Apo 21:9; Luc 22:29: Apo 1:4-6; 5:9, 10; 20:6) 
Upang maisakatuparan ang layunin ng bagong ti- 
pan, kailangan itong manatiling may bisa hanggang 
sa ang lahat ng kabilang sa “Israel ng Diyos” ay bu- 
haying-muli tungo sa imortalidad sa langit. Ang 
mga pakinabang na idudulot nito ay magiging wa- 
lang hanggan, kaya naman matatawag itong isang 
“walang-hanggang tipan.”---Heb 13:20. 

Ang Tipan ni Jesus sa Kaniyang mga Tagasu- 
nod. Noong gabi ng Nisan 14, 33 C.E., matapos 
ipagdiwang ang Hapunan ng Panginoon, ginawa ni 
Jesus ang tipang ito sa kaniyang tapat na mga apos- 
tol. Pinangakuan niya ang 11 tapat na apostol na 


1327 


uupo sila sa mga trono. (Luc 22:28-30, ihambing 
ang 2Ti 2:12.) Nang maglaon, ipinakita niya na sak- 
law ng pangakong ito ang lahat ng inianak-sa-espi- 
ritu na mga “nananaig.” (Apo 3:21: tingnan din ang 
Apo 1:4-6, 5:9, 10, 20:6.) Noong araw ng Pentecos- 
tes, pinasinayaan niya ang tipang ito sa kanila sa 
pamamagitan ng pagpapahid ng banal na espiritu 
sa mga alagad na nasa isang silid sa itaas sa Jeru- 
salem. (Gaw 2:1-4, 33) Yaong mga mananatiling ka- 
sama niya sa mga pagsubok at mamamatay sa ka- 
matayan na tulad ng sa kaniya (Fil 3:10: Col 1:24) 
ay maghaharing kasama niya sa Kaharian. Ang ti- 
pang ito ay mananatiling may bisa sa pagitan ni 
Jesu-Kristo at ng mga kasamang haring ito magpa- 
kailanman.---Apo 22:5. 

Iba Pang mga Tipan. (a) Pakikipagtipan ni Jo- 
sue at ng mga pinuno ng Israel sa mga tumatahan 
sa lunsod ng Gibeon na pababayaan nilang mabu- 
hay ang mga ito. Bagaman ang mga Gibeonita 
ay isinumpang mga Canaanita na dapat lipulin ng 
mga Israelita, itinuring pa ring may bisa ang tipan 
at pinahintulutan silang mabuhay. Gayunman, ti- 
nupad ang sumpa dahil ginawa silang mga tagaku- 
ha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa 
kapulungan ng Israel. (Jos 9:15, 16, 23-27) (b) Paki- 
kipagtipan ni Josue sa Israel na maglilingkod sila 
kay Jehova. (Jos 24:25, 26) (c) Tipan ng matatan- 
dang lalaki ng Gilead kay Jepte sa Mizpa na gagawin 
nila siyang ulo ng mga tumatahan sa Gilead kung 
ibibigay ni Jehova sa kaniya ang tagumpay laban sa 
mga Ammonita. (Huk 11:8-11) (d) Tipan sa pagitan 
ni Jonatan at ni David. (1Sa 18:3: 23:18) (e) Tipan ni 
Jehoiada na saserdote sa mga pinuno ng tagapag- 
bantay na Cariano at ng mga mananakbo. (2Ha 
11:4: 2Cr 23:1-3) (f) Tipan ng Israel kay Jehova na 
hihiwalayan nila ang mga asawang banyaga. (Ezr 
10:3) (g) Pagbibigay ni Jehova ng kaniyang lingkod 
bilang isang tipan ng (para sa) bayan. (Isa 42:6, 
49:8) (h) Pakikipagtipan ni David sa lahat ng ma- 
tatandang lalaki ng Israel, sa Hebron. (1Cr 11:3) 
(i) Isang tipang ginawa ng bayan, noong naghahari 
si Asa, na hahanapin nila si Jehova nang kanilang 
buong puso at kaluluwa. (2Cr 15:12) (j) Pakikipagti- 
pan ni Josias kay Jehova na tutuparin niya ang mga 
utos ni Jehova, alinsunod sa Kautusan. (2Cr 34:31) 
(k) Inakala ng “mayayabang” na tagapamahala sa 
Jerusalem na ligtas sila dahil sa kanilang “pakiki- 
pagtipan sa Kamatayan.”--Isa 28:14, 15, 18. 


TIPSA. 

1. Isang lugar sa pinakadulong H ng kaharian ni 
Solomon. (1Ha 4:24) Ipinapalagay ng ilan na ito 
ay ang Dibseh na nasa Ilog Eufrates, mga 90 km 
(56 na mi) sa STS ng Aleppo at mga ganoon din ang 
distansiya mula sa pinagsasalubungan ng mga ilog 
ng Eufrates at ng Balikh. 


TIPUNANG-TUBIG 


2. Isang lugar na lumilitaw na nasa kapaligiran 
ng Tirza at pinabagsak ni Haring Menahem ng Isra- 
el (mga 790-781 B.C.E.). (2Ha 15:16) Hindi alam 
kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Hawig ng 
pangalan nito ang Khirbet Tafsah, na mga 10 km 
(6 na mi) sa KTK ng sinaunang Sikem. Gayunman, 
waring napakalayo ng Khirbet Tafsah mula sa ipina- 
palagay na lugar ng Tirza para masabing iyon ang 
lokasyon ng Tipsa na ito. 


TIPUNANG-TUBIG. Ang tipunang-tubig, na 
isinalin mula sa salitang Hebreo na bere:khah, ay 
isang malaki at hantad na reservoir na sumasahod 
at nagsisilbing imbakan ng tubig. Ang artipisyal na 
mga tipunang-tubig noon ay hinuhukay sa lupa 
o inuuka sa bato. Kung minsan, ang mga ito ay nasa 
loob ng mga lunsod at nakakonekta sa mga bukal 
sa pamamagitan ng mga padaluyan. Sa gayon ay 
may suplay ng tubig ang mga tumatahan sa lunsod 
kahit na sa panahon ng pagkubkob. Ang ilang tipu- 
nang-tubig ay likas na mga pormasyon, gaya ng 
yungib, na pinalaki o inayos. 

Kabilang sa iba't ibang tipunang-tubig na bi- 
nanggit sa Kasulatan ay yaong nasa Gibeon (2Sa 
2:13, tingnan ang GIBEON, MGA GIBEONITA), Hebron 
(2Sa 4:12), Hesbon (Sol 7:4: tingnan ang BAT-RABIM), 
Samaria (1Ha 22:38), at Jerusalem. Iminumungka- 
hi na marahil ang mga tipunang-tubig na ginawa 
ng tagapagtipon (si Haring Solomon) para sa patu- 
big ay maiuugnay sa mga reservoir na matatagpu- 
an sa T ng Betlehem. (Ec 2:6) Sa mga reservoir na 
ito tinipon ang tubig mula sa kalapit na mga bu- 
kal. 

Mga Tipunang-tubig ng Jerusalem. Ang ti- 
natayang lokasyon ng tipunang-tubig ni Haring He- 
zekias na karugtong ng padaluyang ginawa niya 
para dalhin ang tubig ng bukal ng Gihon papunta sa 
Jerusalem ay ang Tipunang-tubig ng Siloam, ang 
kasalukuyang Birket Silwan na nasa TK ng Lunsod 
ni David. (2Ha 20:20, 2Cr 32:30) Lumilitaw na ang 
unang-siglong Tipunang-tubig ng Siloam (Ju 9:7) 
ay natagpuan malapit dito, mga 100 m (330 piye) sa 
TTS ng Birket Silwan. 

Ang mga pagtukoy ng Bibliya sa “lumang tipu- 
nang-tubig” (Isa 22:11), “mataas na tipunang-tubig" 
(2Ha 18:17: Isa 7:3; 36:2), at “mababang tipunang- 
tubig” (Isa 22:9) ay walang ipinahihiwatig tungkol 
sa eksaktong kinaroroonan ng mga ito may kaugna- 
yan sa lunsod ng Jerusalem. Karaniwang ipinapala- 
gay ng mga iskolar na ang “mababang tipunang- 
tubig” (marahil ay yaon ding “Tipunang-tubig ng 
Batis” na binanggit sa Ne 3:15) ay maiuugnay sa 
Birket el-Hamra na nasa timugang dulo ng Libis 
ng Tyropoeon. Ngunit iba-iba naman ang opinyon 
tungkol sa lokasyon ng “mataas na tipunang-tubig.” 
--Tingnan ang TIPUNANG-TUBIG NG BATIS. 


TIPUNANG-TUBIG NG BATIS 


Maliwanag na ang “Tipunang-tubig ng Hari” ay 
nasa pagitan ng Pintuang-daan ng mga Bunton ng 
Abo at ng Pintuang-daan ng Bukal. (Ne 2:13-15) 
Maaaring ito rin ang tipunang-tubig na binabanggit 
sa Nehemias 3:16. 

Tungkol sa Tipunang-tubig ng Betzata, tingnan 
ang BETZATA. 


TIPUNANG-TUBIG NG BATIS. Isang ti- 
punang-tubig o imbakan ng tubig. Lumilitaw na 
ito'y nasa dakong T ng Lunsod ni David kung saan 
nagsasalubong ang Libis ng Hinom at ang Gitnang 
Libis (Libis ng Tyropoeon). (Ne 3:15) Waring ang ti- 
punang-tubig na ito ay tinawag ding “mababang ti- 
punang-tubig.”--Isa 22:9. 

Tinutukoy ito bilang “Tipunang-tubig ng Shela” sa 
tekstong Masoretiko sa Nehemias 3:15. Naniniwala 
ang ilang iskolar na ang “Shela” ay dapat baguhin at 
gawing “Siloa,” na nangangahulugang “Tagapagpa- 
dala” at tumutukoy sa isang kanal, o lagusan, ng tu- 
big patungo sa isang tipunang-tubig. (Isa 8:6) Kaya 
bagaman hindi isinalin ng ilang bersiyon ng Bibliya 
ang “Shela,” isinalin naman ng The Jerusalem Bible 
ang pananalitang ito bilang “padaluyan ng tubig,” at 
ang Bagong Sanlibutang Salin ay kababasahan ng 
“Tipunang-tubig ng Batis.” 

May natagpuang mga guho ng isang lagusan, 
o kanal, na bumabagtas patungong T mula sa bukal 
ng Gihon. Sumusunod ito sa kurba ng pampang ng 
Kidron at ang dulo nito'y isang sinaunang imbakan 
ng tubig na tinatawag ngayong Birket el-Hamra. 
May mga seksiyon ng kanal na natatakpan ng mala- 
lapad na bato, ngunit waring may mga butas upang 
makalabas ang tubig para patubigan ang ilang ba- 
hagi ng libis. Palusong nang kaunti ang kanal at ma- 
aaring ito ang tinutukoy sa mga salitang “ang tubig 
ng Siloa na umaagos nang banayad.” (Isa 8:6) Ang 
lokasyon ng Birket el-Hamra ay tumutugma sa bi- 
nanggit ni Nehemias na lokasyon ng Tipunang-tubig 
ng Batis, malapit sa Hardin ng Hari at sa Hagdanan 
na pababa mula sa T na dulo ng Lunsod ni David. 


TIQUICO [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “kapalaran, tagumpay']. Isa sa mga katu- 
long ni Pablo, isang “minamahal na kapatid at tapat 
na ministro at kapuwa alipin sa Panginoon” mula sa 
Distrito ng Asia. (Col 4:7) Si Tiquico ay miyembro 
ng pangkat ni Pablo na bumalik mula sa Gresya at 
dumaan sa Macedonia patungo sa Asia Minor, ngu- 
nit hindi sinabi kung si Tiquico ay sumama, o hin- 
di, hanggang sa Jerusalem. (Gaw 20:2-4) Si Tiquico 
ay isa sa ilang taong ipinapalagay na “ang kapatid” 
na tumulong kay Tito habang nasa Gresya sa pag- 
sasaayos ng paglikom para sa mga kapatid sa Judea. 
(2Co 8:18, 19, 12:18) Mula sa kaniyang bilangguan 
sa Roma, isinugo ni Pablo si Tiquico taglay ang mga 


1328 


liham sa Efeso at Colosas, anupat nangako na si Ti- 
quico ang magsasabi sa kanila ng higit pa tungkol 
sa kalagayan ng kaniyang mga gawain at aaliw sa 
kanila, binanggit sa liham sa mga taga-Colosas na si 
Onesimo ang makakasama nito. (Efe 6:21, 22: Col 
4:7-9) Kasunod ng paglaya ni Pablo mula sa bilang- 
guan, inisip niyang isugo sa Creta ang alinman kay 
Artemas o kay Tiquico. (Tit 3:12) Nang ang apostol 
ay mabalik sa isang bilangguang Romano sa ikala- 
wang pagkakataon, isinugo niya si Tiquico sa Efeso. 
-2Ti 4:12. 


TIRANO [Ganap na Tagapamahala: Soberano]. 
Isang pangalang kaugnay ng awditoryum ng paara- 
lan sa Efeso kung saan nangaral si Pablo sa loob ng 
dalawang taon pagkatapos na mapaharap sa pagsa- 
lansang sa sinagogang Judio.--Gaw 19:9, 10. 


TIRAS. Isa sa pitong anak na lalaki ni Japet. 
(Gen 10:2: 1Cr 1:5) Ang mga tao na nagmula sa 
mga anak ni Japet ay “nangalat sa kanilang mga lu- 
pain, bawat isa ayon sa wika nito.”--Gen 10:5. 

Karaniwan nang ipinapalagay ng mga iskolar sa 
ngayon na ang Tiras ay siya ring Tyrsenoi' na bi- 
nanggit ng mga klasikal na Griegong manunulat, ti- 
nawag ding Tyrrhenoi'. Ang Tyrse-noi’ ay mga ta- 
ong naglalayag sa dagat at naninirahan sa mga pulo 
at mga baybaying lupain ng Dagat Aegeano. 


TIRATEO, MGA. Isang Kenitang pamilya ng 
mga eskriba na naninirahan sa Jabez.---1Cr 2:55. 


TIRHAKA. Kadalasang ipinakikilala bilang si 
Paraon Taharqa, bagaman ang mga petsa na kara- 
niwang itinatakda ng makabagong mga istoryador 
sa pamamahala ni Taharqga ay hindi tumutugma sa 
kronolohiya ng Bibliya. (Para sa katibayang mas pa- 
bor sa kronolohiya ng Bibliya kaysa sa sekular, ting- 
nan ang KRONOLOHIYA [Ang Kronolohiya ng Bibliya 
at ang Sekular na Kasaysayan].) Noong panahon ng 
paghahari ni Hezekias, habang nakikipaglaban ang 
Asiryanong si Haring Senakerib laban sa Libna, du- 
mating ang balita na si Tirhaka, ang Etiopeng hari 
ng Ehipto, ay paparating upang makipaglaban sa 
mga Asiryano. (2Ha 19:8, 9, Isa 37:8, 9) Isang ins- 
kripsiyong Asiryano, bagaman hindi bumabanggit 
kay Tirhaka, ay nagsasaad na tinalo ni Senakerib 
ang mga hukbo na nanggaling sa Ehipto at binihag 
ang “mga tagapagpatakbo ng karo ng hari ng Etio- 
pia.” Ipinaghambog naman ng sumunod na Asirya- 
nong hari, si Esar-hadon, ang kaniyang paglupig sa 
Ehipto, na sinasabi: “Ang hari nito, si Tirhaka, ay si- 
nugatan ko nang limang ulit ng mga tama ng pala- 
so at namahala ako sa kaniyang buong bansa.” No- 
ong panahon ng paghahari ng anak at kahalili ni 
Esar-hadon na si Ashurbanipal, naghimagsik si Tir- 


1329 


haka laban sa pagpapasakop sa Asirya. Ngunit, ayon 
kay Ashurbanipal, “ang pagkasindak sa (sagradong) 
sandata ni Ashur, na aking panginoon, ay nanaig 
kay Tirhaka sa dakong pinanganlungan niya at wala 
nang nabalitaan pa tungkol sa kaniya.”---Ancient 
Near Fastern Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, 
p. 287, 288, 290, 295. 


TIRHANA. Anak ni Caleb sa kaniyang babae 
na si Maaca, mula sa tribo ni Juda.--1Cr 2:3, 48. 


TIRIA. Isang “anak” ni Jehalelel sa mga tala- 
angkanan ni Juda.— 1Cr 4:1, 16. 


TIRO [Bato]. Ang pangunahing daungang-dagat 
ng Fenicia, iniuugnay sa makabagong-panahong 
Sur, na mga 50 km (30 mi) sa H ng Bundok Carmel 
at 35 km (22 mi) sa TTK ng Sidon. (LARAWAN, 
Tomo 2, p. 531) Ang Tiro ay isang sinaunang lunsod 
(Isa 23:1, 7), ngunit hindi alam kung kailan talaga 
ito itinatag ng mga Sidonio bilang isang kolonya. 
Una itong binanggit pagkatapos na masakop ang 
Lupang Pangako noong mga 1467 B.C.E., at noon ay 
isa itong nakukutaang lunsod. Ang pagbanggit na 
iyon sa Tiro ay may kaugnayan sa mga hangganan 
ng teritoryo ng tribo ni Aser. Buhat sa pasimula, at 
sa buong kasaysayan nito, lumilitaw na ang Tiro ay 
nasa labas ng mga hanggahan ng Israel bilang in- 
dependiyenteng kalapit na bayan.--Jos 19:24, 29; 
2Sa 24:7. 

May mga panahong umiral ang mapayapang ug- 
nayan sa pagitan ng Tiro at Israel, lalo na noong pa- 
nahon ng mga paghahari nina David at Solomon. 
Ang dalubhasang mga manggagawang taga-Tiro 
ay kasama sa pagtatayo ng maharlikang palasyo ni 
David gamit ang mga tabla ng sedro na ipinadala ni 
Hiram na hari ng Tiro. (2Sa 5:11, 1Cr 14:1) Pinagla- 
anan din ng mga taga-Tiro si David ng sedro na gi- 
namit sa pagtatayo ng templo.---1Cr 22:1-4. 

Pagkamatay ni David, si Haring Hiram ng Tiro ay 
naglaan kay Solomon ng mga materyales at tulong 
para sa pagtatayo ng templo at ng iba pang mga gu- 
sali ng pamahalaan. (1Ha 5:1-10, 7:1-8, 2Cr 2:3-14) 
Isang mestisong-Israelitang anak ng isang taga- 
Tiro na manggagawa sa tanso, na isa ring bihasang 
manggagawa, ang nagtrabaho sa pagtatayo ng tem- 
plo. (1Ha 7:13, 14; 2Cr 2:13, 14) Kapalit ng tulong 
nila, ang mga taga-Tiro ay binayaran ng trigo, se- 
bada, langis, at alak. (1Ha 5:11, 12, 2Cr 2:15) Karag- 
dagan pa, binigyan ni Solomon ang hari ng Tiro ng 
20 lunsod, bagaman hindi lubusang nalugod sa ka- 
loob ang monarka ng Tiro.--- 1Ha 9:10-13. 

Nang maglaon, ang Tiro ay naging isa sa malala- 
king kapangyarihang pandagat ng sinaunang daig- 
dig, at napabantog ang kaniyang mga marinero at 
pangkalakal na pangkat ng mga barko “ng Tarsis" 


TIRO 


Sinaunang 
baryang pilak 
na didrakma na 
kababasahan 
ng pangalang 
Tiro 


dahil sa pagbibiyahe nila sa malalayong lugar. Si So- 
lomon at ang hari ng Tiro ay nagsosyo at namuhu- 
nan sa mga barko upang makaangkat ng mahaha- 
lagang bagay gaya ng ginto mula sa Opir.-- 1Ha 
9:26-28, 10:11, 22, 2Cr 9:21. 

Sa lahat ng pakikipag-ugnayan ng mga taga-Tiro 
sa Israel, walang pahiwatig na naging interesado 
sila sa pagsamba kay Jehova bilang isang bayan, 
ang kanilang pakikipagsamahan ay para lamang sa 
komersiyo. Sila ay lahing Canaanita, at sa kanilang 
relihiyon ay nagsagawa sila ng isang anyo ng pag- 
samba kay Baal, anupat ang kanilang mga pangu- 
nahing bathala ay sina Melkart at Astarte (Astoret). 
Noong si Etbaal ang hari ng mga Sidonio (pati ng 
Tiro), napangasawa ng kaniyang anak na si Jezebel 
si Ahab, ang hari ng hilagang kaharian ng Israel. Si 
Jezebel ay naging bantog sa kaniyang determinas- 
yong pawiin ang pagsamba kay Jehova.--1Ha 16: 
29, 31, 18:4, 13, 19. 

Hinatulan ng Diyos. Gayunman, hindi ang 
personal na kabalakyutan ni Jezebel at ng anak ni- 
tong si Athalia ang dahilan kung bakit ang Tiro ay 
napasailalim ng mabigat na kahatulan ng Diyos. 
Ang Tiro ay naging lubhang dakila sa ikapipinsala 
ng ibang mga bayan, kabilang na ang Israel. Ito ay 
naging manggagawa ng mga bagay na metal, mga 
kagamitang kristal, at mga tinang purpura at isang 
sentro ng kalakalan para sa naglalakbay na mga 
mangangalakal sa katihan at naging isa ring mala- 
king depo para sa pag-angkat at pagluluwas. Bilang 
resulta ng pagsulong sa industriya at komersiyo, 
ang lunsod ay naging mayaman, palalo, at mapag- 
mapuri. Ipinaghambog ng mga mangangalakal at 
mga negosyante nito na sila ang mga prinsipe at 
mga mararangal sa lupa. (Isa 23:8) Nang maglaon, 
ang Tiro ay sumalansang kay Jehova at nakipagsa- 
buwatan sa karatig na mga bansa laban sa bayan ng 
Diyos. (Aw 83:2-8) Kaya nang bandang huli, dahil 
sa tahasang pagsalansang nito kay Jehova, ang lun- 
sod ay hinatulan, bumagsak, at nawasak. 

Noong huling bahagi ng ikasiyam na siglo B.C.E., 
binigyang-pansin ni Jehova ang mapagmataas na 
saloobin ng lunsod na ito. Binabalaan niya ang Tiro 


TIRSATA 


na gagantihan ito dahil ninanakawan nito ang kani- 
yang bayan ng ginto, pilak, at marami pang ibang 
kanais-nais na mga bagay na ginamit ng lunsod 
upang pagandahin ang mga templo nito. Magsusu- 
lit din ang Tiro dahil ipinagbili nito sa pagkaalipin 
ang bayan ng Diyos.---Joe 3:4-8: Am 1:9, 10. 

Nang maglaon, isinulat ng propetang si Isaias ang 
isa pang kapahayagan laban sa Tiro, na nagsasabing 
malilimutan ito sa loob ng “pitumpung taon.” (Isa 
23:1-18) Maraming taon pagkatapos nito, ibinilang 
ng propetang si Jeremias ang Tiro sa mga bansa na 
paiinumin ng alak ng pagngangalit ni Jehova. (Jer 
25:8-17, 22, 27: 27:2-7, 47:2-4) Yamang ang mga 
bansang binanggit sa hula ni Jeremias ay “magli- 
lingkod sa hari ng Babilonya nang pitumpung taon’ 
(Jer 25:8-11), ipinahihiwatig nito na ang hula ni Isa- 
ias at ni Jeremias ay kapuwa nauugnay sa kampan- 
ya ni Nabucodonosor laban sa Tiro. 

Sa pamamagitan din ni Ezekiel, na isang kapana- 
hon ni Jeremias, humula si Jehova ng kapahamakan 
para sa Tiro sa mga kamay ni Nabucodonosor. (Eze 
26:1-28:19) Bagaman inihambing ang Tiro sa isang 
magandang barko na may makukulay na layag at 
pantabing sa kubyerta at isang proa na kinalupku- 
pan ng garing, lulubog ito sa laot ng dagat. (Eze 
27:3-36) Ang 'hari' ng Tiro (lumilitaw na ang linya 
ng mga tagapamahala ng Tiro) ay may-kapalaluang 
naghambog: “Ako ay isang diyos. Sa upuan ng diyos 
ay umupo ako.” Ngunit siya ay aalisin bilang lapas- 
tangan at wawasakin sa pamamagitan ng apoy. 
--Fze 28:2-19. 

Winasak ang Lunsod. Noong panahon ng ma- 
habang pagkubkob ni Nabucodonosor laban sa Tiro, 
ang mga ulo ng kaniyang mga kawal ay “nakalbo” 
dahil sa pagkiskis ng kanilang mga helmet, at ang 
kanilang mga balikat ay “natalupan” dahil sa pagpa- 
pasan ng mga materyales na ginamit sa paggawa 
ng mga kayariang pangubkob. Yamang walang ti- 
nanggap na “kabayaran” si Nabucodonosor sa pagli- 
lingkod bilang Kaniyang kasangkapan sa paglalapat 
ng kahatulan sa Tiro, nangako si Jehova na ibaba- 
yad dito ang yaman ng Ehipto. (Eze 29:17-20) Ayon 
sa Judiong istoryador na si Josephus, ang pagkub- 
kob ay tumagal nang 13 taon (Against Apion, I, 156 
[21]), at napakalaking halaga ang nagugol ng mga 
Babilonyo. Hindi iniuulat ng sekular na kasaysayan 
kung gaano kalubusan o kaepektibo ang mga pagsi- 
sikap ni Nabucodonosor. Ngunit tiyak na maraming 
buhay at ari-arian ang nawala sa mga taga-Tiro. 
--Fze 26:7-12. 

Gayunman, nang bumalik ang mga Israelita 
mula sa pagkatapon sa Babilonya, nakatulong ang 
mga taga-Tiro sa paglalaan ng mga tablang sedro 
mula sa Lebanon para sa ikalawang templo, at ipi- 
nagpatuloy nila ang pakikipagkalakalan sa muling- 
itinayong lunsod ng Jerusalem.---Ezr 3:7: Ne 13:16. 


1330 


Bagaman matindi ang pakikipaglaban ng Tiro kay 
Nabucodonosor, hindi iyon nangahulugan ng lubu- 
sang pagkawasak ng Tiro. Isang mas huling hula 
ang nagsabi na magtayo man ang Tiro ng muralya 
at mag-imbak ito ng pilak at ginto, si Jehova mismo 
ang lubusang wawasak sa kaniya.---Zac 9:3, 4. 

Halos 200 taon pagkatapos na ibigay ang hula ni 
Zacarias, iyon ay natupad. Noong 332 B.C.E., pina- 
ngunahan ni Alejandrong Dakila ang kaniyang huk- 
bo sa pagtawid sa Asia Minor at, sa kaniyang pagda- 
luhong nang patimog, pinagtuunan niya ng pansin 
ang Tiro. Nang ang lunsod ay tumangging buksan 
ang mga pintuang-daan nito, sa galit ni Alejandro 
ay ipinahakot niya sa kaniyang hukbo ang mga guho 
ng lunsod na nasa mismong kontinente at ipinatam- 
bak ito sa dagat, sa gayon ay gumawa ng isang da- 
anan patungo sa pulong lunsod, anupat lahat ng 
ito ay katuparan ng hula. (Eze 26:4, 12, DAYAGRAM, 
Tomo 2, p. 531) Habang kinukulong ng kaniyang 
mga hukbong pandagat ang mga barko ng Tiro sa 
daungan ng mga ito, itinayo ni Alejandro ang pina- 
kamatataas na toreng pangubkob na ginamit kailan- 
man sa mga sinaunang digmaan. Pagkaraan ng pi- 
tong buwan, nabutasan nila ang mga pader na may 
taas na 46 na m (150 piye). Bukod pa sa 8,000 sun- 
dalo na napatay sa labanan, 2,000 prominenteng li- 
der ang pinatay bilang parusa, at 30,000 sa mga tu- 
matahan doon ang ipinagbili sa pagkaalipin. 

Binanggit sa Griegong Kasulatan. Sa kabila 
ng lubusang pagkawasak ng lunsod sa mga kamay 
ni Alejandro, muli itong itinayo noong yugtong Se- 
leucido, at noong unang siglo C.E. ito ay naging 
isang prominenteng himpilang daungan sa Medite- 
raneo. Noong panahon ng dakilang ministeryo ni 
Jesus sa Galilea, maraming tao mula sa palibot ng 
Tiro at Sidon ang pumaroon upang makinig sa ka- 
niyang mensahe at mapagaling sa kanilang mga sa- 
kit. (Mar 3:8-10, Luc 6:17-19) Pagkaraan ng ilang 
buwan, personal na dinalaw ni Jesus ang rehiyon sa 
palibot ng Tiro, anupat noon ay pinagaling niya ang 
isang batang babaing inaalihan ng demonyo, anak 
ng isang babaing Sirofenisa. (Mat 15:21-29, Mar 
7:24-31) Sinabi ni Jesus na kung isinagawa niya sa 
Tiro at Sidon ang makapangyarihang mga gawa na 
ginawa niya sa Corazin at Betsaida, mauuna pang 
tumugon ang mga pagano ng Tiro at Sidon kaysa sa 
mga Judiong iyon.---Mat 11:20-22, Luc 10:13, 14. 


TIRSATA. Ang Persianong titulo para sa go- 
bernador ng isang nasasakupang distrito. Sa limang 
paggamit sa titulong ito, masusumpungan sa una- 
han nito ang Hebreong pamanggit na pantukoy na 
ha, kaya naman sa Ingles ito ay “he Tirshatha.” 
Ang mga opisyal na tinukoy sa Bibliya sa titulong 
“Tirsata” ay namahala sa Juda, isa sa mga probinsi- 
ya ng Persia. Maliwanag na si Zerubabel ang Tirsa- 


1331 


ta na binabanggit sa Ezra 2:63 at Nehemias 7:65, 70. 
Nang maglaon, nang si Nehemias ay maging gober- 
nador, siya ang naging Tirsata at gayon siya tinutu- 
koy sa Nehemias 8:9 at 10:1. 


TIRZA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “malugod, sang-ayunan”. 

1. Isa sa limang anak na babae ng Manasitang si 
Zelopehad at kapanahon nina Moises at Josue.--Bil 
26:29, 33, 27:1-7; 36:11, 12; Jos 17:3, 4. 

2. Isang lunsod sa Samaria. Ang arkeolohikal na 
katibayan ay waring pumapabor na iugnay ito sa 
Tell el-Far'ah, na mga 10 km (6 na mi) sa HHS ng 
Sikem. 

Sa ilalim ng pangunguna ni Josue, tinalo ng mga 
Israelita ang hari ng Tirza. (Jos 12:7, 24) Pagkaraan 
ng maraming siglo, inilipat ni Jeroboam, na unang 
hari ng hilagang kaharian, ang kaniyang tirahan sa 
Tirza. (Ihambing ang 1Ha 12:25; 14:17.) Maliwanag 
na ang Tirza pa rin ang kabisera ng hilagang kaha- 
rian noong panahon ng mga paghahari ng anak ni 
Jeroboam na si Nadab (1Ha 15:25-28) at ng mga hu- 
malili sa kaniya na sina Baasa, Elah, at Zimri. (1Ha 
15:33; 16:5, 6, 8, 15) Ang huling nabanggit na hari, 
si Zimri, ay nagpatiwakal sa Tirza nang mabihag ni 
Omri ang lunsod. (1Ha 16:17-20) Pagkatapos mag- 
hari sa Tirza sa loob ng anim na taon, itinayo ni 
Omri ang Samaria at ginawa niyang kaniyang kabi- 
sera ang lunsod na iyon. (1Ha 16:23, 24, 29) Pagka- 
raan ng Mahigit na 150 taon, pinatay ni Menahem, 
na naninirahan sa Tirza, si Salum at naging hari siya 
sa Samaria.—2Ha 15:14, 17. 


TISBITA. Maliwanag na isang taong naninira- 
han sa Tisbe. Lumilitaw na ang Tisbe ay isang na- 
yon sa S ng Jordan, sa lupain ng Gilead. Sa anim na 
paglitaw ng terminong “Tisbita,” ito ay ikinapit kay 
Elias.—1Ha 17:1; 21:17, 28; 2Ha 1:3, 8; 9:36. 


TISRI. Tingnan ang ETANIM. 
TITIO JUSTO. Tingnan ang Justo Blg. 2. 
TITO. Isang Griegong Kristiyano na nagpa- 


gal kasama ng apostol na si Pablo. Nang pana- 
hong bumangon ang usapin ng pagtutuli sa Antio- 
quia (mga 49 C.E.), lumilitaw na sumama si Tito 
kina Pablo at Bernabe patungong Jerusalem. (Gaw 
15:1, 2; Gal 2:1-3) Noong mga 55 C.E., si Tito ay wa- 
lang-pag-iimbot na naglingkod sa kongregasyon sa 
Corinto, yamang isinugo siya sa Corinto ng apostol 
na si Pablo upang tumulong sa paglikom ng pondo 
para sa nagdarahop na mga kapatid sa Judea at ma- 
rahil upang alamin din ang reaksiyon ng kongregas- 
yon sa unang liham ni Pablo sa kanila. (2Co 2:13; 
8:1-6, 12:17, 18) Pagkatapos nito, nang makita ni 
Tito ang apostol sa Macedonia, nakapagbigay siya ng 


TITO, LIHAM KAY 


mabuting ulat tungkol sa kongregasyon sa Corinto, 
ulat na nagdulot ng kaaliwan at kagalakan kay Pab- 
lo. Si Tito mismo ay nagkaroon ng malaking pagma- 
mahal para sa mga Kristiyanong taga-Corinto dahil 
sa kanilang pagkamasunurin at dahil ang kanilang 
kapuri-puring saloobin ay naging bukal ng pampati- 
bay-loob at kagalakan sa kaniya.---2Co 7:6, 7, 13-15. 

Yamang si Tito ang nagpasimula ng mga bagay- 
bagay may kaugnayan sa pag-aabuloy, ninais ni 
Pablo na tapusin ni Tito ang gawaing iyon at pina- 
purihan niya ito sa kongregasyon sa Corinto bilang 
“isang kabahagi ko at kamanggagawa para sa in- 
yong mga kapakanan.” Palibhasa'y may taimtim na 
interes sa kapakanan ng mga taga-Corinto, at pina- 
tibay-loob ng apostol na gawin iyon, kusang-loob na 
lumisan si Tito patungong Corinto.--2Co 8:6, 16, 
17, 23. 

Pagkatapos na mapalaya si Pablo mula sa kani- 
yang unang pagkakabilanggo sa Roma, lumilitaw na 
sina Tito at Timoteo ay gumawang kasama niya sa 
ministeryo. Habang nasa Creta (maliwanag na sa 
pagitan ng 61 at 64 C.E.), iniwan ni Pablo roon si 
Tito upang “ituwid ang mga bagay na may depekto 
at mag-atas ng matatandang lalaki sa bawat lun- 
sod.’ (Tit 1:4, 5) Lumilitaw na ito ay isang pansa- 
mantalang atas, sapagkat hiniling ni Pablo na gawin 
ni Tito ang buong makakaya nito upang masama- 
han siya sa Nicopolis.---Tit 3:12. 

Noong ikalawang pagkakabilanggo ni Pablo sa 
Roma (mga 65 C.E.), si Tito, malamang na sa tagu- 
bilin ng apostol o may pagsang-ayon nito, ay uma- 
lis patungong Dalmacia.--2Ti 4:10, tingnan ang 
DALMACIA. 


TITO, LIHAM KAY. Isang liham na isinulat 
ng apostol na si Pablo kay Tito, isang kamanggaga- 
wa na iniwan ni Pablo sa Creta upang “ituwid ang 
mga bagay na may depekto at mag-atas ng mata- 
tandang lalaki” sa iba't ibang kongregasyon doon. 
(Tit 1:1, 4, 5) Ang autentisidad ng liham ay pina- 
tototohanan ng lahat ng namumukod-tanging si- 
naunang mga katalogo ng Kristiyanong Griegong 
Kasulatan, pasimula sa Muratorian Fragment ng 
ikalawang siglo C.E. 

Panahon at Lugar ng Pagsulat. Yamang wa- 
lang umiiral na rekord na si Pablo ay nagsagawa ng 
gawaing Kristiyano sa pulo ng Creta bago ang kani- 
yang unang pagkakabilanggo sa Roma, malamang 
na naroroon siya, kasama si Tito, noong panahon sa 
pagitan ng pagpapalaya sa kaniya at ng kaniyang 
huling pagkakabilanggo. Kung gayon, ang panahon 
ng pagsulat ng liham ay sa pagitan ng mga 61 at 
64 C.E. Maaaring ipinadala ang liham mula sa Ma- 
cedonia, lumilitaw na doon at noong panahon ding 
iyon isinulat ni Pablo ang Unang Timote0.--1Ti 1:3. 


TIYA 


Ang Layunin ng Liham. Maliwanag na ang li- 
ham ay nilayon na magsilbing isang giya para kay 
Tito at nagbigay sa kaniya ng apostolikong suporta 
para sa pagganap ng kaniyang mga tungkulin may 
kaugnayan sa mga kongregasyon sa Creta. Hindi 
madali ang kaniyang atas, sapagkat kailangan ni- 
yang makipaglaban sa mga taong mapaghimagsik. 
Gaya nga ng isinulat ni Pablo: “Maraming taong di- 
masupil, mga nagsasalita ng di-mapapakinabangan, 
at mga manlilinlang ng isipan, lalo na yaong mga 
taong nanghahawakan sa pagtutuli. Kinakailangang 
itikom ang mga bibig ng mga ito, yamang patuloy 
na iginugupo ng mismong mga taong ito ang buu- 
buong mga sambahayan sa pamamagitan ng pag- 
tuturo ng mga bagay na hindi nila dapat ituro 
alang-alang sa di-tapat na pakinabang.” (Tit 1:10, 
11) Isa pa, pangkaraniwan sa mga Cretense ang 
pagsisinungaling, katakawan, at katamaran, at lu- 
militaw na ipinamamalas ng ilan sa mga Kristiyano 
ang masasamang ugaling ito. Dahil dito, kailangan 
ni Tito na sawayin sila nang may kahigpitan at ipa- 
kita sa kanila kung ano ang kahilingan sa mga Kris- 
tiyano, bata man o matanda, lalaki o babae, alipin 
o malaya. Siya mismo ay dapat na maging isang ha- 
limbawa sa maiinam na gawa at magpakita ng ka- 
walang-kalikuan sa kaniyang tu10.---1:12-3:2. 


1332 


TIYA. Ang kapatid na babae ng ina o ama ng 
isang tao, o ang asawa ng kaniyang tiyo. Sa Heb- 
reong Kasulatan lamang binabanggit ang ganitong 
kaugnayan ng magkamag-anak. Doon, ang seksu- 
wal na pakikipagtalik sa isang malapit na kamag- 
anak, gaya ng isang tiya, ay itinuturing na insesto 
at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Kautu- 
sang Mosaiko.---Lev 18:12-14: 20:19, 20. 

May kinalaman sa mga magulang ni Moises, ang 
tekstong Masoretiko ay kababasahan: “At kinuha ni 
Amram si Jokebed na kapatid na babae ng kani- 
yang ama bilang asawa.” (Exo 6:20, Bil 26:59) No- 
ong panahong iyon ay pinahihintulutan pa ang ga- 
yong pag-aasawa, yamang nangyari iyon mahigit 
na 80 taon bago ibigay ang Kautusan.--Tingnan 
ang JOKEBED. 


TIYAN. Ang bahagi ng katawan ng tao o hayop 
na kinaroroonan ng sistema ng panunaw at ng iba 
pang mga sangkap. Ang tiyan ng ilang hayop ay 
may apat na kompartment. Sa ilalim ng Kautusan, 
ang tiyan (sa Heb., qevah') ng handog na hayop ay 
kailangang ibigay sa saserdote ng taong naghahain. 
--Deu 18:3. 

Ang salitang Hebreo na be'ten ay hindi lamang 
ginamit upang tumukoy sa tiyan (Huk 3:21, 22, Kaw 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG TITO 


Payo sa isang matanda may kinalaman sa pag-aasikaso sa 
mga situwasyon sa isang napakahirap na atas 

Maliwanag na isinulat ng apostol na si Pablo pagkatapos ng 
kaniyang unang pagkakabilanggo sa Roma 


Pag-aatas ng mga tagapangasiwa at pag-aasikaso sa 
malulubhang problema 

Tinagubilinan si Tito na ituwid ang mga bagay-bagay na 
may depekto at mag-atas ng mga tagapangasiwa sa iba't 
ibang lunsod ng Creta (1:5) 

Ang isang lalaking inatasan upang maging tagapangasi- 
wa ay dapat na malaya sa akusasyon, uliran kapuwa 
sa kaniyang pagkatao at sa kaniyang buhay pampamilya, 
mapagpatuloy, timbang, at mapagpigil sa sarili, dapat na 
may-kawastuan niyang katawanin ang katotohanan sa ka- 
niyang pagtuturo upang mapayuhan niya at masaway ya- 
ong mga sumasalungat (1:6-9) 

Ang mga taong di-masupil sa loob ng mga kongregasyon ay 
dapat patahimikin, lalo na yaong mga nanghahawakan sa 
pagtutuli, anupat naggugupo ng buu-buong mga sambaha- 
yan, kailangan ang mahigpit na pagsaway upang ang la- 
hat ay maging malusog sa pananampalataya (1:10-16) 

Ang mga mangmang na pagtatanong, mga talaangkanan, 
at mga pagtatalo tungkol sa Kautusan ay dapat iwasan: 
itakwil ang isang nagtataguyod ng isang sekta pagkata- 
pos siyang payuhan nang makalawang ulit (3:9-11) 

Nakapagpapalusog na payo sa lahat ng uri ng mga 

Kristiyano 


Ang matatandang lalaki ay pinasisigla na maging uliran 


sa pagiging katamtaman, pagkaseryoso, katinuan ng pag- 
iisip, pananampalataya, pag-ibig, at pagbabata (2:1, 2) 

Ang matatandang babae ay hinihimok ding maging uliran, 
sila ay dapat na maging mga guro ng kabutihan, upang 
matulungan nila ang mga nakababatang babae na magka- 
roon ng tamang pangmalas sa kanilang mga pananagutan 
bilang mga asawa at mga ina nang sa gayo'y hindi ma- 
dusta ang salita ng Diyos (2:3-5) 

Ang mga nakababatang lalaki ay pinapayuhang magkaroon 
ng matinong pag-iisip (2:6-8) 

Ang mga alipin ay dapat magpasakop sa mga may-ari sa 
kanila upang magayakan ang turo ng Diyos (2:9, 10) 

Ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos ay dapat mag- 
udyok sa mga Kristiyano na itakwil ang pagka-di-makadi- 
yos at mamuhay na taglay ang katinuan ng pag-iisip sa 
sistemang ito ng mga bagay, habang matiyaga nilang hi- 
nihintay ang maluwalhating pagkakahayag ng Diyos at ni 
Jesu-Kristo (2:11-15) 

Magpakita ng wastong pagpapasakop sa mga tagapamaha- 
la, iwasan ang pagiging palaaway, at linangin ang pagka- 
makatuwiran at kahinahunan (3:1, 2) 

Si Pablo at ang kaniyang mga kapuwa Kristiyano ay dati 
ring nagsasagawa ng kasamaan, ngunit dahil sa di-sana- 
nararapat na kabaitan ng Diyos ay nailigtas sila at nga- 
yon ay may tiyak na pag-asa sa buhay na walang 
hanggan: idiin sa tuwina ang mga bagay na ito upang 
mapasigla ang mga mananampalataya na ituon ang kani- 
lang mga kaisipan sa maiinam na gawa (3:3-8) 


1333 


13:25), kundi ilang ulit din itong ginamit may kaug- 
nayan sa pagkabuo ng isang bata sa loob ng kata- 
wan ng ina nito. (Gen 25:23, 24: Job 1:21, Aw 127:3, 
Ec 11:5, Isa 44:2, Os 9:11) Ang mga anak ay bunga 
ng bahay-bata na nasa tiyan. Gayunman, may isa 
pang salitang Hebreo, re chem (o ra cham), na espe- 
sipikong tumutukoy sa bahay-bata, gaya ng mapa- 
pansin sa Job 31:15: “Hindi ba ang Isa na lumikha 
sa akin sa tiyan ang lumikha sa kaniya, at hindi 
ba Isa lamang ang naghanda sa amin sa bahay- 
bata?”--Tingnan din ang Gen 49:25, Aw 22:10; Kaw 
30:16. 

Ang salitang Hebreo na be'ten (pinakatiyan) ay 
ginagamit din bilang isang termino sa arkitektura 
sa 1 Hari 7:20. Tumutukoy ito sa isang bahaging na- 
kaumbok, isang bagay na pabilog at nakausli. 

Sa ilang pagkakataon, kapag ginagamit ang mga 
salitang Hebreo na isinasalin bilang “mga panloob 
na bahagi,” lumilitaw na kasama rito ang “tiyan.” 
(Jon 1:17) Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
salitang koi-li a ay nangangahulugang isang “butas” 
at isinasalin sa iba't ibang paraan bilang “tiyan” (Ro 
16:18, 1Co 6:13, Int, Fil 3:19), “bahay-bata” (Luc 1: 
15,41), “mga bituka” (Mat 15:17), at “kaloob-loobang 
bahagi” (Ju 7:38), depende sa konteksto. Inireko- 
menda ng apostol na si Pablo kay Timoteo na guma- 
mit ng kaunting alak dahil sa kaniyang tiyan o sik- 
mura (sa Gr., sto'ma-khos).--1Ti 5:23. 

Ang “tiyan” ay ginagamit sa makasagisag na pa- 
raan upang tumukoy sa makalamang pita, o pagna- 
nasa (Ro 16:18, Fil 3:19), at bilang pinagmumulan 
ng pananalita o pangangatuwiran. (Job 15:2, 32:18, 
19) Noong si Jonas ay nasa tiyan ng isda, iniham- 
bing niya sa Sheol ang pinakaloob ng isda nang sa- 
bihin niya, “Mula sa tiyan ng Sheol ay humingi ako 
ng tulong,” dahil para na rin siyang patay mali- 
bang makahimala siyang iligtas ni Jehova.---Jon 
2:2, tingnan ang BAHAY-BATA, BITUKA, MGA. 


TIYO. Ang terminong Hebreo na dohdh, na 
kung minsan ay isinasaling “tiyo,” “kapatid na lala- 
ki ng ama,” o “kapatid ng ama” (Lev 10:4, 20:20, 
25:49; Bil 36:11, 1Sa 10:14-16, 14:50, Es 2:7, 15; Jer 
32:7-9, 12, Am 6:10), ay may mas malawak na ka- 
hulugan kaysa sa salitang Tagalog na “tiyo.” Hindi 
lamang ito tumutukoy sa isang kamag-anak, kada- 
lasa'y kapatid na lalaki ng ama, kundi maaari rin 
itong tumukoy (sa anyong pang-isahan o pangma- 
ramihan) sa “pag-ibig” (Kaw 7:18), sa mga kapaha- 
yagan ng pagmamahal o ng pag-ibig (Sol 1:2, 4: 
Eze 16:8, 23:17), at sa isa na minamahal o iniibig 
(Sol 1:14, 16; Isa 5:1). Gayunman, kadalasa'y mala- 
laman sa konteksto o sa iba pang kaugnay na mga 
kasulatan kung anong kaugnayang pampamilya 
ang tinutukoy ng salitang Hebreo na dohdh. Halim- 


TOB-ADONIAS 


bawa, ginagamit ang dohdh upang ipakita kung 
ano ang kaugnayan ni Haring Jehoiakin kay Ha- 
ring Zedekias. Yamang si Zedekias ay kapatid ng 
ama ni Jehoiakin na si Jehoiakim, maliwanag na 
ang salitang dohdh sa kasong ito ay tumutukoy sa 
isang tiyo, o sa kapatid na lalaki ng ama. (2Ha 24: 
6, 15, 17: 1Cr 3:15) Ibang ugnayang pampamilya 
naman ang tinutukoy sa 1 Cronica 27:32, kung 
saan ang tagapayong si Jonatan ay sinasabing 
dohdh ni David. Ipinakikita ng 2 Samuel 21:21 at ng 
1 Cronica 20:7 na si Jonatan ay anak ng kapatid ni 
David na si Simei. Batay rito, malamang na ang 
dohdh ni David ay tumutukoy sa pamangkin ni Da- 
vid at hindi sa kaniyang tiyo. 

Ang anyong pambabae ng dohdh ay ginagamit 
naman para sa tiya. (Exo 6:20: Lev 18:14: 20:20) Sa 
Hebreo, ang isang tiyo sa pamilya ng ina ay tinutu- 
koy ng pananalitang “kapatid ng ina.'--Gen 29:10. 

Ang “anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pab- 
lo” ang nagsiwalat kay Pablo, at pagkatapos ay sa 
Romanong kumandante ng Jerusalem, ng paka- 
nang binuo para patayin ang kaniyang tiyo.---Gaw 
23:16-22. 


TIZITA. Katawagan sa mandirigma ni David 
na si Joha. (1Cr 11:26, 45) Malamang na hinalaw ito 
sa isang lugar na hindi na kilala sa ngayon. 


TOA. Isang Kohatitang Levita na ninuno ng pro- 
petang si Samuel at ni Heman na mang-aawit. (1Cr 
6:33, 34, 38) Malamang na tinatawag siyang Nahat 
sa 1 Cronica 6:26 at Tohu sa 1 Samuel 1:1. 


TOB. Isang “lupain.” Dito tumakas si Jepte mula 
sa kaniyang mga kapatid sa ama. Sa Tob ay nagti- 
pon siya ng isang hukbo ng mga lalaki bago siya hi- 
nilingan ng kaniyang mga kapatid sa ama na ma- 
ging kumandante nila sa pakikipaglaban sa mga 
Ammonita. (Huk 11:3-11) Posibleng may isa pang 
pagtukoy sa Tob ang Bibliya kung ang pangalang 
Istob ay isasaling “mga lalaki ng Tob” sa 2 Samuel 
10:6-8. (Tingnan ang AS, JP, RS, tlb sa Rbi8.) Hindi 
matiyak kung saan ang lokasyon ng Tob. Gayun- 
man, kadalasang ipinapalagay na ito ay ang rehi- 
yong nakapalibot sa Taiyiba, na mga 60 km (37 mi) 
sa STS ng Dagat ng Galilea. 


TOB-ADONIAS [Mabuti ang Panginoong Jah]. 
Isa sa mga Levita na isinugo ni Jehosapat, noong 
ikatlong taon ng paghahari nito, upang magturo ng 
kautusan ni Jehova sa mga lunsod ng Juda. (2Cr 
17:7-9) Ang pagtukoy kina Adonias at Tobias sa ii- 
sang talata ay umakay sa ilang iskolar upang mani- 
wala na ang pangalang ito ay isang dittograph 
ng eskriba, samakatuwid nga, isang di-sinasadyang 
pag-uulit. 


TOBIA 


TOBIA [Mabuti si Jah]. 

1. Ninuno ng ilang pinabalik na tapon na hindi 
nakapagpatunay ng kanilang talaangkanan bilang 
mga Israelita.---Ezr 2:1, 59, 60, Ne 7:61, 62. 

2. Isang kalaban ni Nehemias. Si Tobia ay “ling- 
kod,” malamang na isang opisyal ng Persianong 
hari. (Ne 2:19) Siya at ang kaniyang anak na si Je- 
hohanan ay kapuwa nakapag-asawa ng mga baba- 
ing Judio, at kamag-anak din ni Tobia ang mataas 
na saserdoteng si Eliasib. Sa gayon ay nasa posisyon 
si Tobia para pahinain ang awtoridad ni Nehemias, 
yamang si Tobia ay tinitingala at pinupuri ng mara- 
ming Judio.---Ne 6:17-19, 13:4. 

Nang dumating si Nehemias sa Jerusalem, hindi 
nalugod si Tobia at ang mga kasamahan nito sa bu- 
mubuting kalagayan ng Israel. (Ne 2:9, 10) Noong 
una ay inalipusta at nilibak lamang nila ang mga 
Judio (Ne 2:19, 4:3), ngunit nang sumulong ang mu- 
ling pagtatayo ng pader, sila ay lubhang nagalit. 
Gayunman, ang iba't ibang sabuwatan---ang pagli- 
pol sa mga Judio (Ne 4:7-9, 11, 14, 15), at ang pag- 
tatangkang udyukan si Nehemias upang malapasta- 
ngan niya ang templo (Ne 6:1, 10-13)--ay pawang 
nabigo. Kahit noong natapos na ang pader, tinang- 
ka ni Tobia na takutin si Nehemias sa pamamagitan 
ng pakikipagsulatan sa mga sumusuporta sa kaniya 
sa Jerusalem. (Ne 6:16-19) Dahil dito, angkop la- 
mang na hilingin ni Nehemias kay Jehova na alala- 
hanin ang maraming balakyot na gawa ni Tobia at 
ng mga kakampi nito. (Ne 6:14) Noong ikalawang 
pagdating ni Nehemias mula sa Babilonya, nang 
makita niya ang silid-kainan na inilaan kay Tobia sa 
looban ng templo, inihagis niya sa labas ang mga 
kagamitan ni Tobia.--Ne 13:4-9. 


TOBIAS [Mabuti si Jehova]. 

1. Isa sa mga Levita na isinugo ni Jehosapat 
upang magturo ng kautusan ni Jehova sa mga lun- 
sod ng Juda noong 934 B.C.E.--2Cr 17:7-9. 

2. Isa sa pinabalik na mga Judiong tapon na pi- 
nagkunan ng ginto at pilak upang gumawa ng isang 
korona para sa mataas na saserdoteng si Jesua. 
—Zac 6:10, 11, 14. 


TOGARMA. 

1. Isang anak ni Gomer na anak ni Japet, sama- 
katuwid ay apo sa tuhod ni Noe.--Gen 10:1-3, 1Cr 
1:4-6. 

2. Mga inapo ng anak ni Gomer na si Togarma 
at ang rehiyon na tinahanan nila. Sa panambitan ni 
Ezekiel may kinalaman sa Tiro, ang Togarma ay bi- 
nabanggit bilang pinagmulan ng “mga kabayo at 
mga kabayong pandigma at mga mula,” na ipina- 
kipagpalit ng Tiro sa ilang paninda. (Eze 27:2, 14) 
Itinatala ng propeta ring iyon na ang Togarma ay 
kabilang sa mga kaalyado ni Gog ng Magog at si- 


1334 


nasabi niya na kasama ito sa mga bayan mula sa 
“pinakamalalayong bahagi sa hilaga. ”---Eze 38:6. 

Iniuugnay ng maraming komentarista ang Togar- 
ma sa mga Armeniano. Kinikilala naman ng mga 
Armeniano, ayon sa kanilang tradisyon, na nagmu- 
la sila kay “Haik, anak ni Thorgom.” Binabanggit ng 
sinaunang mga manunulat na Griego na ang mga 
Armeniano ay bantog dahil sa kanilang mga kaba- 
yo at mga mula. 


TOHU. Isang ninuno ni Samuel. (1Sa 1:1) Lu- 
militaw na tinatawag siyang “Nahat” at “Toa” sa 
Mga Cronica.---1Cr 6:16, 22-28, 34. 


TOI, TOU. Hari ng Hamat. Nang malaman na 
tinalo ni David ang kaaway nilang dalawa na si Ha- 
dadezer na hari ng Zoba, kaagad na isinugo ni Toi 
ang kaniyang anak na may mga pagbati at mga ka- 
loob. Ang mga ito ay pinabanal ni David kasama 
ng mga samsam sa pagbabaka.--2Sa 8:9-12: 1Cr 
18:9-11. 


TOKEN [Takdang Dami]. Isang lunsod ng Sim- 
eon. (1Cr 4:24, 32) Waring tinatawag itong Eter sa 
Josue 19:7.--Tingnan ang ETER. 


TOLA [Telang Krimson (Iskarlata)]. 

1. Unang binanggit na anak ni Isacar na suma- 
ma sa sambahayan ni Jacob patungong Ehipto no- 
ong 1728 B.C.E. (Gen 46:8, 13) Ang mga anak ni 
Tola at ang ilan sa kaniyang mga apo ang pinagmu- 
lan ng mataong mga pantribong pamilya sa Isacar, 
sa kabuuan ay kilala bilang mga Tolaita.—Bil 26:23; 
1Cr 7:1-4. 

2. Isang hukom ng Israel; ang anak ni Pua. Si 
Tola ay isang inapo ni Isacar, ngunit nanirahan siya 
at nang maglaon ay inilibing sa bulubunduking 
pook ng Efraim. Walang itinalang mga karanasan 
mula sa kaniyang 23-taóng pagiging hukom.—Huk 
10:1, 2. 


TOLAD. Lumilitaw na isa pang pangalan ng El- 
tolad. Isa itong Simeonitang lunsod.— 1Cr 4:24, 29, 
31; Jos 15:30, 19:1, 4; tingnan ang EITOLAD. 


TOLAITA, MGA [Ni (Kay) Tola]. Isang pamil- 
ya sa tribo ni Isacar na nagmula kay Tola.--Bil 
26:23, tingnan ang TOLA Blg. 1. 


TOLDA. Isang napagkakalas-kalas na silungan 
na yari sa tela o balat at sinusuhayan ng mga tukod. 
Kabilang ang mga tolda sa pinakasinaunang mga 
uri ng gawang-taong mga tahanan (Gen 4:20: 9:21) 
at karaniwang ginagamit ng mga pagala-galang 
grupo ng mga tao sa Gitnang Silangan.---Gen 9:27, 
Aw 83:6. 

Sa Bibliya ay may ilang detalye tungkol sa disen- 
yo at paggamit ng mga tolda. Karagdagan dito ang 


1335 


kaalaman tungkol sa mga toldang ginamit ng mga 
Arabe nitong nakaraang mga taon, yamang waring 
wala namang gaanong ipinagkaiba ang mga iyon sa 
mga tolda noong kapanahunan ng Bibliya. Nanini- 
wala ang maraming iskolar na ang pinakasinaunang 
mga tolda ay yari sa balat ng hayop. (Gen 3:21: Exo 
26:14) Sa makabagong-panahong mga Bedouin, ka- 
raniwan lamang ang mga tolda na gawa sa maitim 
na tela na yari sa balahibo ng kambing. (Ihambing 
ang Exo 36:14: Sol 1:5.) Pinagtatahi-tahi ang paha- 
bang mga piraso ng materyal na ito at ang kabuu- 
ang laki ng parihabang tolda ay depende sa kung 
gaano kayaman ang may-ari niyaon at kung ilan 
ang maninirahan doon. Ang tolda ay sinusuhayan 
ng maraming tukod na mga 1.5 hanggang 2 m 
(5 hanggang 7 piye) ang haba, anupat ang pinaka- 
mataas na tukod ay nasa bandang gitna; upang hin- 
di maibuwal ng hangin, nakatali ito nang matibay 
sa lupa sa pamamagitan ng mga panali na nakaka- 
bit sa mga pantoldang tulos. (Huk 4:21) Bilang pan- 
tabing at proteksiyon sa hangin, nagsasabit ng mga 
tela sa mga gilid ng tolda, ngunit ang mga ito ay 
maaaring iangat o alisin para sa bentilasyon. 

Lumilitaw na noong panahon ng Bibliya, ang mas 
malalaking tolda ay kadalasang hinahati sa dala- 
wang silid sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga 
telang pantolda. Ang “tolda ni Sara” na binabanggit 
sa Genesis 24:67 ay maaaring tumutukoy sa kani- 
yang silid o sa isang tolda na siya lamang ang umu- 
ukupa, sapagkat ang ilang mayayamang lalaki noon 
ay maraming pag-aaring tolda, at kung minsan ay 
binibigyan ang mga babae ng kani-kaniyang tolda. 
(Gen 13:5, 31:33) Malamang na nilatagan ng mga 
sapin ang sahig na lupa sa loob ng tolda. 

Ang mga tolda ay isang pagkakakilanlang kata- 
ngian noon ng pagala-galang pamumuhay, anupat 
naiiba ang mga ito sa mga bahay niyaong mga na- 
kapirme sa isang lugar. Kaya naman inilalarawan si 
Abraham bilang “tumira sa mga tolda” habang “hi- 
nihintay niya ang lunsod na may tunay na mga 
pundasyon.” (Heb 11:9, 10) Waring noong panahon 
ng pamamalagi nila sa Ehipto, ang mga Israelita ay 
pangunahin nang nanirahan sa mga bahay, hindi sa 
mga tolda. (Exo 12:7) Ngunit pagkaalis nila sa Ehip- 
to, tumahan silang muli sa mga tolda (Exo 16:16) at 
ginamit nila ang mga ito sa loob ng 40 taon sa ilang. 
(Lev 14:8, Bil 16:26) Noong yugtong iyon, dalawang 
partikular na tolda ang may pantanging kahalaga- 
han, “ang tabernakulo" at ang tolda ni Moises.---Exo 
25:8, 9: 26:1, 33:7: tingnan ang TABERNAKULO, TOLDA 
NG KAPISANAN. 

Kahit noong masakop na ng mga Israelita ang Lu- 
pang Pangako, ang mga pastol o ang mga mangga- 
gawa sa agrikultura na nasa bukid ay gumagamit pa 
rin ng mga tolda paminsan-minsan. (Sol 1:8) Mala- 
mang na sila ang tinutukoy sa Zacarias 12:7, ya- 


TOLDA 


mang sila ang unang maaapektuhan at manganga- 
ilangan ng proteksiyon kapag dumating ang isang 
kaaway na bansa laban sa lupain upang sumalakay 
sa lunsod ng Jerusalem. Mga tolda rin ang ginaga- 
mit noon ng mga kumandante ng militar at ng mga 
hukbo kapag sila ay nasa malalayong ekspedisyon. 
— 15Sa 17:54, 2Ha 7:7; ihambing ang Dan 11:45. 

Walang alinlangan na dahil matagal na panahong 
gumamit ng mga tolda ang mga Israelita kung 
kaya ginamit noon ang “tolda” sa matulaing paraan 
upang tumukoy sa anumang tirahan, kahit isang 
karaniwang bahay ang tinutukoy.--Exo 12:23, 30, 
1Sa 13:2, 1Ha 12:16, Aw 78:51. 

Makasagisag na mga Paggamit. Ang pagi- 
ging pamilyar noon ng mga tao sa mga tolda ay ma- 
kikita rin sa maraming makasagisag na pagtukoy ng 
Bibliya sa mga tolda. Noong panahong malapit na 
siyang mamatay, sumulat si Hezekias: “Ang aking 
tirahan ay binunot at inalis sa akin na parang tolda 
ng mga pastol.” (Isa 38:12) Kung paanong madaling 
baklasin at alisin ang isang tolda na nakatirik sa 
isang lugar, anupat inilalabas ang mga tukod at bi- 
nubunot ang mga tulos nito, gayundin ang dako ni 
Hezekias sa lupain ng mga buhay ay waring pansa- 
mantala lamang at madaling alisin. Inihalintulad 
naman ni Elipaz ang kamatayan sa pagbunot ng 
pantoldang panali, na magiging dahilan upang bu- 
magsak ang isang tolda.---Job 4:21. 

Kahawig nito, ginamit ni Pablo ang metapora ng 
isang tolda nang tukuyin niya ang katawang-tao ng 
mga Kristiyanong inianak sa espiritu. Ang isang tol- 
dang napagkakalas-kalas ay isang mas marupok at 
pansamantalang tirahan kung ihahambing sa kara- 
niwang bahay. Bagaman nabubuhay sa lupa taglay 
ang isang mortal na katawang laman, ang mga 
Kristiyanong nagtataglay ng espiritu bilang pala- 
tandaan ng makalangit na buhay sa hinaharap ay 
umaasa sa “isang gusali mula sa Diyos,” isang ma- 
kalangit na katawan na walang hanggan at walang 
kasiraan.--1Co 15:50-53, 2Co 5:1-5: ihambing ang 
2Pe 1:13, 14. 

Nang ilarawan ni Jeremias ang pagkapuksang sa- 
sapit sa mga Judio, ginamit niya ang kaanyuan ng 
isang tolda. (Jer 4:20) Inihalintulad niya ang tiwang- 
wang na bansa sa isang babae na may toldang na- 
kabagsak, anupat ang mga panali nito ay putol. Bu- 
kod sa kaniyang kahabag-habag na kalagayan, ang 
mga anak niya ay nasa pagkatapon, kaya naman wa- 
lang sinumang naiwan na maaari sanang tumulong 
sa kaniya sa pagtataas at paglaladlad ng tolda. (Jer 
10:20) Nang wasakin ng mga Babilonyo ang Jerusa- 
lem, ang lunsod bilang isang dating kalipunan ng 
mga tirahan ay maaaring ilarawan bilang ang “tolda 
ng anak na babae ng Sion” na doo'y ibinuhos ng 
Diyos ang kaniyang pagngangalit.---Pan 2:4. 


TOLDA NG KAPISANAN 


Sa ilang pagkakataon, ginamit din ang “tolda” sa 
iba namang makasagisag na paraan. Ang tolda ng 
isang indibiduwal ay isang dako ng kapahingahan at 
proteksiyon laban sa masamang lagay ng panahon. 
(Gen 18:1) Dahil sa mga kaugalian may kinalaman 
sa pagkamapagpatuloy, may dahilang umasa ang 
mga bisita na pangangalagaan at igagalang sila ka- 
pag tinanggap sila sa tolda ng isang tao. Kaya na- 
man nang sabihin sa Apocalipsis 7:15 tungkol sa 
malaking pulutong na 'lulukob ng Diyos sa kani- 
la ang kaniyang tolda, nagpapahiwatig ito ng ma- 
pagsanggalang na pangangalaga at katiwasayan. 
(Aw 61:3, 4) Tinutukoy ni Isaias ang mga pagha- 
handang gagawin ng asawa ng Diyos, ang Sion, 
para sa mga anak na lalaki na iluluwal nito. Sinabi- 
han ang babae na “paluwangin mo pa ang dako ng 
iyong tolda.” (Isa 54:2) Dahil dito, palalawakin pa 
niya ang dako ng proteksiyon para sa kaniyang mga 
anak. 

Sa Apocalipsis 21:1-3, itinuon ng Diyos ang pa- 
ngitain ni Juan sa Sanlibong Taong Paghahari ni 
Kristo at sinabi: “Narito! Ang tolda ng Diyos ay 
nasa sangkatauhan, at tatahan siyang kasama nila 
[o, magtotolda siyang kasama nila].” Inilalarawan ng 
tolda, o tabernakulo, sa ilang, na ang Diyos ay ma- 
nanahanang kasama ng sangkatauhan, hindi sa tu- 
wirang paraan, kundi sa makasagisag na paraan ha- 
bang nakikitungo siya sa kanila sa pamamagitan ng 
“Kordero ng Diyos,” na siya ring dakilang Mataas na 
Saserdote.--Exo 25:8, 33:20, Ju 1:29: Heb 4:14. 


TOLDA NG KAPISANAN. Isang pananalita 
na ikinapit kapuwa sa tolda ni Moises (Exo 33:7) at 
sa sagradong tabernakulo na itinayo sa ilang. (Exo 
39:32, 40; 40:2, 6, 7, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35) 
Sa loob ng ilang panahon habang hindi pa naitata- 
yo ang tabernakulo, ang tolda ni Moises ay nagsil- 
bing isang pansamantalang santuwaryo. Ito'y sa- 
pagkat ang ulap, na kumakatawan sa presensiya ni 
Jehova, ay tumitigil mismo “sa” (malamang, sa ha- 
rap ng) pasukan ng toldang ito kapag pumapasok 
dito si Moises, at dito nakikipag-usap si Jehova kay 
Moises. Maliwanag na tinawag itong “tolda ng kapi- 
sanan” dahil kailangang magtungo rito ang bayan 
kapag sila'y sumasangguni kay Jehova. Sa gayon, sa 
diwa, dito sila nagpipisan upang makipagtipon kay 
Jehova. (Exo 33:7-11) Lumilitaw na ito rin ang dahi- 
lan kung bakit tinawag na “tolda ng kapisanan" 
ang sagradong tabernakulo.--Tingnan ang TABER- 
NAKULO. 


TOLDA NG PATOTOO. 


NAKULO. 


TOLEMAIDA [Lunsod ni [Ipinangalan kay] 
Ptolemy]. Ang pangalan ng Aco nang maglaon. Tu- 


Tingnan ang TABER- 


1336 


migil ang apostol na si Pablo sa daungang lunsod na 
ito malapit sa Bundok Carmel nang patungo siya sa 
Jerusalem noong mga 56 C.E.--Gaw 21:7: tingnan 
ang Aco. 


TOMAS [mula sa Aramaiko, nangangahulugang 
“Kakambal'"]. Ang apostol na ito ni Jesu-Kristo ay ti- 
nawag na “Ang Kakambal,” o Didymous. (Mat 10:3, 
Mar 3:18; Luc 6:15: Ju 11:16, tlb sa Rbi8) Lumilitaw 
na siya ay tila mapusok sa pagpapahayag ng kani- 
yang damdamin o sa pagsasabi ng kaniyang mga 
pag-aalinlangan. Gayunman, nang mawala ang ka- 
niyang pag-aalinlangan, hindi nag-atubili si Tomas 
sa pagpapahayag ng kaniyang paniniwala. 

Nang imungkahi ni Jesus na bumalik sila sa Judea 
upang magising niya si Lazaro mula sa kamatayan, 
ipinahayag ni Tomas: “Humayo rin tayo, upang ma- 
matay tayong kasama niya.” (Ju 11:16) Yamang hin- 
di pa natatagalan bago nito ay tinangka ng mga Ju- 
deano na batuhin si Jesus (Ju 11:7, 8), marahil ang 
nasa isip ni Tomas ay patibaying-loob ang iba pang 
mga alagad na samahan si Jesus kahit na magbu- 
nga ito ng pagsama nila kay Lazaro o kay Jesus sa 
kamatayan. 

Nagpakita si Tomas ng mapag-alinlangang saloo- 
bin bilang tugon sa komento ni Jesus hinggil sa pag- 
alis nito upang maghanda ng isang dako para sa 
mga apostol, na sinasabi: “Panginoon, hindi namin 
alam kung saan ka paroroon. Paano namin malala- 
man ang daan?” (Ju 14:2-6) Gayundin, pagkarinig 
tungkol sa pagkabuhay-muli ni Jesus, sinabi ni To- 
mas: “Malibang makita ko sa kaniyang mga kamay 
ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking 
daliri sa bakas ng mga pako at maipasok ang aking 
kamay sa kaniyang tagiliran, hindi talaga ako mani- 
niwala.” Pagkaraan ng walong araw ay nagkaroon si 
Tomas ng pagkakataon na gawin ito nang muling 
magpakita si Jesus sa mga alagad. Ngunit hindi bi- 
nanggit kung aktuwal na nasalat ni Tomas ang mga 
sugat sa pagkakataong iyon. Gayunma'y nakumbin- 
si siya at bumulalas: “Panginoon ko at Diyos ko!” Sa 
gayon ay malumanay siyang sinaway ni Kristo, na 
sinasabi: “Maligaya yaong mga hindi nakakakita at 
gayunma'y naniniwala. ”---Ju 20:24-29. 


TOPACIO. Ang uri ng topacio na ginagamit bi- 
lang mga batong hiyas ay isang matigas, malinaw 
at malakristal na mineral na binubuo ng aluminum 
fuosilicate. Mas matigas ito kaysa sa kwarts at ka- 
dalasang matatagpuan ito sa mga butas sa loob ng 
mga batong granitiko. Ang ibang topacio ay walang 
kulay, ngunit matatagpuan din ito sa maraming 
iba't ibang kulay kabilang na ang puti, dilaw, ma- 
pusyaw na kayumanggi, malarosas na pula, at kung 
minsan ay mapusyaw na berde o asul. Ang pinaka- 
popular ay dilaw na kulay-alak. Ang pangalang to- 


1337 


pacio ay mula sa salitang Griego na to-paZi'on, na 
tumutukoy sa Pulo ng Topacio na nasa Dagat na 
Pula kung saan nakuha ng mga Griego ang mga to- 
pacio na pamilyar kay Pliny na Nakatatanda at sa 
iba pang sinaunang mga manunulat. Ang topacio ay 
iniuugnay ng aklat ng Job sa Cus, isang rehiyon na 
kahangga ng Dagat na Pula. 

Kabilang ang isang topacio sa mahahalagang bato 
sa “pektoral ng paghatol” na isinuot ng mataas 
na saserdoteng si Aaron. Inilagay iyon bilang ang 
panggitnang bato sa unang hanay ng mga batong 
hiyas, at nakalilok dito ang pangalan ng isa sa 12 tri- 
bo ng Israel. (Exo 28:2, 15, 17, 21, 39:10) Ang mga 
pundasyon ng “banal na lunsod, ang Bagong Jeru- 
salem, na bumababang galing sa langit mula sa 
Diyos... ay nagagayakan ng bawat uri ng mahala- 
gang bato,” anupat ang ikasiyam na pundasyon ay 
topacio.--Apo 21:2, 19, 20. 


TOPEL. Isang dako na binanggit kasama ng iba 
pa upang matukoy ang lugar kung saan nagsalita si 
Moises sa mga Israelita noong malapit na siyang 
mamatay.--Deu 1:1. 


TOPET. Isang lugar sa labas ng Jerusalem kung 
saan ang mga apostatang Israelita, kasama na sina 
Ahaz at Manases, ay nagsagawa ng paghahain ng 
mga anak. Nang dakong huli, ginawa itong di-kara- 
pat-dapat ni Haring Josias para sa pagsamba. (2Ha 
23:10, 2Cr 28:3, 33:6, Jer 7:31-33, 19:3-14, 32:35) 
Malamang na saklaw ng Topet ang isang seksiyon 
ng silanganing bahagi ng Libis ng Hinom malapit sa 
Pintuang-daan ng mga Basag na Palayok (Pintu- 
ang-daan ng mga Bunton ng Abo).---Jer 19:2, 6, 14; 
tingnan ang HINOM, LIBIS NG. 

Sa pagkokomento sa 2 Hari 23:10, ang Judiong 
komentarista na si David Kimhi (1160?-1235?) ay 
nagbigay ng ganitong posibleng paliwanag hing- 
gil sa Topet: “Pangalan ng lugar kung saan nila 
pinaraan [sa apoy] ang kanilang mga anak para 
kay Molec. Topet ang pangalan ng lugar, at sinabi 
nilang gayon ang itinawag dito sapagkat sa pana- 
hon ng pagsamba sila'y nagsasayaw at nagpapatu- 
nog ng kanilang mga tamburin [sa Heb., tuppim'] 
upang hindi marinig ng ama ang iyak ng kaniyang 
anak kapag pinararaan nila ito sa apoy, at upang 
hindi maligalig ang kaniyang puso dahil sa bata at 
kunin niya ito mula sa kanilang kamay. At ang lu- 
gar na ito'y isang libis na pag-aari ng isang lalaking 
nagngangalang Hinom, at tinawag itong ‘Libis ng 
Hinom’ at 'Libis ng Anak ni Hinom'.... At dinu- 
ngisan ni Josias ang lugar na ito, anupat ginawa 
itong maruming lugar, upang pagtapunan ng mga 
bangkay at ng lahat ng karumihan, nang sa gayo'y 
hindi na kailanman pumasok sa puso ng tao na pa- 
raanin sa apoy ang kaniyang anak na lalaki at ang 


TORE 


kaniyang anak na babae para kay Molec."---Biblia 
Rabbinica, Jerusalem, 1972. 

Sa Isaias 30:32, 33, binanggit na ang kaparusahan 
ni Jehova laban sa Asirya ay “mangyayari nang 
may mga tamburin [sa Heb., bethup:pim'] at may 
mga alpa.... Sapagkat ang kaniyang Topet ay na- 
kaayos mula noong mga panahong kalilipas lamang 
.... Ang apoy at kahoy ay marami. Ang hininga ni 
Jehova, tulad ng malakas na agos ng asupre, ay 
nagniningas laban doon.” Dito ang Topet ay ginamit 
sa makasagisag na paraan bilang isang lugar na 
nagniningas sa apoy, upang lumarawan sa pagka- 
wasak na sasapit sa Asirya. 


TORE. Isang gusali (o isang bahagi ng isang is- 
traktura) na kadalasa'y mas mataas kaysa sa diya- 
metro nito at sa kapaligiran nito. Ang kasaysayan 
ng pagtatayo ng mga tore ay nagsimula di-nagtagal 
pagkatapos ng Baha nang ipahayag ng mga lalaking 
nasa Kapatagan ng Sinar: “Halikayo! Ipagtayo natin 
ang ating sarili ng isang lunsod at gayundin ng 
isang tore na ang taluktok nito ay nasa langit.” (Gen 
11:2-4) Ipinapalagay na ang istilo ng toreng ito ay 
katulad ng pahilis at hugis-piramideng relihiyo- 
song mga ziggurat na natuklasan sa bahaging iyon 
ng daigdig.--Tingnan ang ARKEOLOHIYA (Babilonia): 
BABEL. 

Mga simpleng tore ang itinatayo sa mga ubasan 
upang makita at mabantayang mabuti ng mga ban- 
tay ang mga ubasan laban sa mga magnanakaw at 
mga hayop.---sa 5:1, 2; Mat 21:33, Mar 12:1. 

Bilang pandepensa, ang mga tore ay itinatayo sa 
mismong mga pader ng mga lunsod. Kadalasa'y 
mas prominenteng mga tore ang itinatayo sa mga 
panulukan at sa magkabilang tabi ng mga pintu- 
ang-daan. (2Cr 26:9; 32:5; Eze 26:4, 9: Zef 1:16, 3:6) 
Sa ilang kaso, ang mga tore ay nagsilbing sunud- 
sunod na mga himpilan sa kahabaan ng hangga- 
han, o kanlungan para sa mga pastol at iba pa sa 
mga lugar na malayo sa kanayunan.--2Cr 26:10, 
27:4: tingnan ang BANTAYAN, KUTA. 

Kadalasan, isang tore sa loob ng lunsod ang nag- 
sisilbing kuta o citadel. Gayon ang mga tore ng Si- 
kem, Tebez, at Penuel. (Huk 8:9, 17: 9:46-54) Mayro- 
on ding natagpuang mga guho ng mga tore ng 
lunsod sa Jerico, Bet-san, Lakis, Megido, Mizpa, at 
Samaria. 

Ang terminong Hebreo na mighda!, nanganga- 
hulugang “tore” (Eze 29:10, 30:6), ay makikita sa pa- 
ngalan ng ilang mga lugar, gaya ng Migdal-gad 
(nangangahulugang “Tore ng Mabuting Kapalaran") 
at Migdal-el (nangangahulugang “Tore ng Diyos”). 
--Jos 15:37, 19:38. 

Kung minsan, ang lumulusob na mga hukbo 
ay nagtatayo ng “mga toreng pangubkob” kapag 


TORE NG BABEL 


sumasalakay sa mga nakukutaang lunsod. Sa mata- 
taas na istrakturang ito pumupuwesto ang mga ma- 
mamana o mambabato. Gayundin, ang ilang toreng 
pansalakay ay may mga pambundol at panangga- 
lang sa mga nagpapatakbo ng mga pambundol. 
--Isa 23:13. 

Ang mga Tore ng Jerusalem. Ang Tore ng 
mga Lutuang Pugon ay nasa HK panig ng lunsod 
malapit sa o nasa Panulukang Pintuang-daan. (Ne 
3:11, 12:38) Hindi matiyak kung bakit ganito ang 
ipinangalan dito, ngunit posibleng noon ay may 
mga komersiyanteng magtitinapay sa kapaligiran 
nito. Maaaring isa ito sa mga toreng itinayo ni 
Uzias, na naghari sa Jerusalem mula 829 hanggang 
778 B.C.E. (2Cr 26:9) Sa kahabaan ng H pader ng 
lunsod ay may dalawa pang mahahalagang tore: 
Ang Tore ng Hananel ay muling itinayo at pinaba- 
nal noong mga araw ni Nehemias. (Ne 3:1, 12:39, Jer 
31:38, Zac 14:10) Matatagpuan malapit dito sa da- 
kong S nito malapit sa Pintuang-daan ng mga Tupa 
ang Tore ng Mea. Hindi alam kung bakit ito tinawag 
na Mea, na nangangahulugang “Sandaan.”---Ne 3:1, 
12:39. 

Nasa kahabaan ng S pader sa T ng lugar ng tem- 
plo ang tinutukoy na “tore na nakalitaw,” at sa ga- 
wing T pa, sa may kapaligiran ng palasyo ni David, 
ay may isang tore na iniuugnay sa Bahay ng Hari 
malapit sa Looban ng Bantay. (Ne 3:25-27) Ipinapa- 
lagay ng ilan na ang huling nabanggit na toreng ito 
ang tinutukoy sa Awit ni Solomon bilang “tore ni 
David, na itinayo sa patung-patong na mga bato, na 
kinasasabitan ng isang libong kalasag, ng lahat ng 
bilog na mga kalasag ng makapangyarihang mga 
lalaki.” (Sol 4:4) Hindi dapat ipagkamali ang toreng 
ito sa mas makabagong Tore ni David, na kinabibi- 
langan ng tore ni Phasael. Ang toreng ito ni Phasa- 
el ay isa sa tatlong tore na itinayo ni Herodes na Da- 
kila para protektahan ang kaniyang bagong palasyo 
na itinayo malapit sa lokasyon ng sinaunang Panu- 
lukang Pintuang-daan sa K panig ng lunsod. 

Ang Tore sa Siloam ay malamang na nasa kapali- 
giran ng tipunang-tubig na may pangalan ding Si- 
loam sa TS sektor ng Jerusalem. Binanggit ni Jesus 
na ang toreng ito'y bumagsak, at pumatay ng 18 ka- 
tao, isang pangyayari na malamang ay sariwa pa sa 
alaala ng mga nakikinig sa kaniya.--Luc 13:4, ting- 
nan din ang ANTONIA, TORE NG. 

Makasagisag na Paggamit. Yaong umaasa 
nang may pananampalataya at pagkamasunurin 
kay Jehova ay may malaking katiwasayan, gaya ng 
inawit ni David: “Ikaw [Jehova] ay naging isang kan- 
lungan para sa akin, isang matibay na tore sa harap 
ng kaaway.” (Aw 61:3) Yaong mga kumikilala sa ka- 
hulugan ng kaniyang pangalan, at nagtitiwala at 
may-katapatang kumakatawan sa pangalang iyon, 


1338 


ay walang dapat ikatakot, sapagkat: “Ang pangalan 
ni Jehova ay matibay na tore. Doon tumatakbo 
ang matuwid at ipinagsasanggalang.”--Kaw 18:10, 
ihambing ang 1Sa 17:45-47. 


TORE NG BABEL. 


TORO [sa Heb., shohr (Exo 21:28), par (Exo 
29:10), baqar’ (1Ha 7:25), @ghalim” (“mga guyang 
toro”: Am 6:4), re'em' (“torong gubat”: Bil 23:22): sa 
Aramaiko, tohr (Dan 5:21): sa Gr., tauros (Mat 
22:4), bous (1Co 9:9), mo'skhos (“guyang toro”: Luc 
15:23)]. Ang mga salitang ito sa orihinal na wika 
para sa lalaking baka ay isinalin sa iba't ibang para- 
an bilang “toro,” “batang toro,” “guya,” “barakong 
baka.” Sa ilang lugar, pagkapon ang karaniwang pa- 
mamaraan upang mapaamo ang mga toro para sa 
pagtatrabaho bilang mga hayop na panghila, ngunit 
lumilitaw na hindi ito ginawa ng mga Israelita, sa- 
pagkat ang hayop na pinutulan ng isang sangkap 
nito ay hindi angkop na ihain. (Lev 22:23, 24; Deu 
17:1: ihambing ang 1Ha 19:21.) Dahil dito, ipinapa- 
lagay ng ilan na mas maamo ang lahi ng toro na gi- 
namit ng mga Israelita. 

Ang lalaking alagang baka ay may prominenteng 
dako sa mga relihiyon ng maraming paganong ba- 
yan. Maaaring dahil napakalakas nito o may kaka- 
yahan itong magkaanak ng maraming supling, pi- 
narangalan ito at sinamba pa nga. Ginamit ng mga 
Babilonyo ang toro bilang sagisag ng kanilang pa- 
ngunahing diyos na si Marduk. Sa Ehipto, ang mga 
buhay na toro ay sinamba bilang inkarnasyon ng 
isang diyos--ni Apis ng Memfis at ni Mnevis ng He- 
liopolis. Ang paggamit ng toro, ang Taurus, bilang 
isa sa mga pangunahing sagisag ng sodyako ay isa 
pang katibayan ng importansiyang iniukol sa toro sa 
mga paganong relihiyon. 

Di-nagtagal pagkatapos ng Pag-alis, ipinagpalit 
ng mga Israelita mismo ang kaluwalhatian ni Jeho- 
va sa “isang kawangis ng toro,” malamang na dahil 
nahawahan sila ng relihiyosong mga konsepto sa 
Ehipto. (Aw 106:19, 20) Nang maglaon, ang unang 
hari ng sampung-tribong kaharian, si Jeroboam, ay 
nagtatag ng pagsamba sa guya sa Dan at Bethel. 
(1Ha 12:28, 29) Sabihin pa, ayon sa kautusan ng 
Diyos sa Israel, hindi nila dapat pag-ukulan ng anu- 
mang pagsamba ang toro o ang alinmang hayop, 
kahit bilang sagisag lamang.--Exo 20:4, 5, iham- 
bing ang Exo 32:8. 

Ang mga toro ay inihahandog ng mga Israelita 
bilang hain (Exo 29, Lev 22:27, Bil 7: 1Cr 29:21), at 
may partikular na mga panahon na espesipikong iti- 
nagubilin ng Kautusan na mga toro ang dapat iha- 
in. Kung ang mataas na saserdote ay nakagawa ng 
kasalanan na nagdala ng pagkakasala sa bayan, siya 
ay kailangang maghandog ng isang toro, ang pina- 


Tingnan ang BABEL. 


1339 


kamalaki at pinakamahalagang haing hayop, anupat 
walang alinlangang kaayon ito ng kaniyang mabi- 
gat na posisyon bilang lider ng Israel sa tunay na 
pagsamba. Kailangan ding maghandog ng isang 
toro kapag ang buong kapulungan ng Israel ay na- 
kagawa ng pagkakamali. (Lev 4:3, 13, 14) Sa Araw 
ng Pagbabayad-Sala, isang toro ang dapat ihain para 
sa makasaserdoteng sambahayan ni Aaron. (Lev 16) 
Sa ikapitong buwan ng kanilang sagradong kalen- 
daryo, ang mga Israelita ay hinihilingang maghan- 
dog ng mahigit sa 70 toro bilang mga handog na si- 
NUSUNOG.--Bil 29. 

Ang toro ay ginamit ng mga Israelita sa mga ga- 
waing may kaugnayan sa pagsasaka, gaya ng pag- 
aararo at paggigiik. (Deu 22:10, 25:4) Ang hayop na 
ito ay dapat na pakitunguhan nang may kabaitan. 
Ikinapit ng apostol na si Pablo sa Kristiyanong mga 
lingkod ng Diyos ang simulain sa Kautusan may ki- 
nalaman sa hindi pagbubusal sa toro habang ito ay 
gumigiik, anupat ipinakikita na kung paanong ang 
torong nagtatrabaho ay may karapatang kumain ng 
butil na ginigiik nito, ang isa na nagbabahagi ng es- 
pirituwal na mga bagay sa iba ay karapat-dapat 
ding tumanggap ng materyal na mga paglalaan. 
(Exo 23:4, 12; Deu 25:4: 1Co 9:7-10) Saklaw ng ba- 
tas ang mga kaso ng pagnanakaw ng toro at ng pa- 
miminsala ng torong di-binabantayan.--Exo 21:28- 
22:15. 

Ang mga torong inihain ng mga Israelita ay su- 
magisag sa nag-iisa at walang-dungis na handog 
ni Kristo bilang ang tanging sapat na hain para 
sa mga kasalanan ng sangkatauhan. (Heb 9:12-14) 
Ang mga haing toro ay kumakatawan din sa isa 
pang hain, isa na kalugud-lugod kay Jehova sa lahat 
ng panahon at kalagayan, samakatuwid nga, ang 
kusang-loob na bunga ng mga labi na, tulad ng ma- 
lalakas na batang toro, ginagamit upang ‘gumawa 
ng pangmadlang pagpapahayag ukol sa kaniyang 
pangalan. —Aw 69:30, 31; Os 14:2; Heb 13:15. 

Sa Bibliya, ang toro ay ginagamit bilang sagisag 
ng kapangyarihan at lakas. Ang binubong dagat sa 
harap ng templo ni Solomon ay nakapatong sa iba- 
baw ng mga wangis ng 12 toro, na nakapangkat 
nang tigtatatlo at nakaharap sa bawat pangunahing 
direksiyon. (2Cr 4:2, 4) Ang apat na nilalang na bu- 
háy na nakita ng propetang si Ezekiel sa pangitain 
na kasabay ng tulad-karong trono ni Jehova ay may 
tig-aapat na mukha, anupat isa sa mga ito ay muk- 
ha ng toro. (Eze 1:10) Sa pangitain ng apostol na si 
Juan, ang isa sa apat na nilalang na buháy sa pali- 
bot ng trono ay tulad ng guyang toro. (Apo 4:6, 7) 
Kaya naman ang toro ay angkop na kumakatawan 
sa isa sa mga pangunahing katangian ni Jehova, sa- 
makatuwid ay ang walang-limitasyong kapangyari- 
han.—Aw 62:11; Isa 40:26. 


TRACONITE 


Sa Kasulatan, ang toro ay ginagamit din bilang 
sagisag ng agresibong mga kaaway ni Jehova at ng 
kaniyang mga mananamba, na naghahangad na 
alipinin o lipulin ang mga lingkod ng Diyos ngunit 
sila mismo ang mapupuksa sa araw ng paghihigan- 
ti ni Jehova.--Aw 22:12; 68:30, Isa 34:7, 8, Eze 
39:18, tingnan ang GUYA, HANDOG, MGA. 

Tinutukoy sa Kasulatan ang ilang katangian ng 
“torong gubat” (re'em'): mahirap supilin (Job 39:9- 
12), matulin at di-malupig (Bil 23:22, 24:8), may 
malalakas na sungay (Deu 33:17: Aw 22:21: 92:10), 
at maharot kapag bata pa (Aw 29:6). Ginagamit din 
ang mga torong gubat upang kumatawan sa suwa- 
il na mga kaaway ni Jehova na lalapatan ng kani- 
yang hatol.--Isa 34:7. 


TORONG GUBAT. 
TOU. 


TRACONITE [mula sa salitang-ugat na Gr. na 
nangangahulugang “malubak,” malamang na isang 
malubak na lugar]. Ang rehiyon na, kasama ng Itu- 
rea, nasa ilalim ng pangangasiwa ni Felipe, isang 
Romanong tagapamahala ng distrito noong pana- 
hon ng mga ministeryo ni Juan na Tagapagbautis- 
mo at ni Jesus. (Luc 3:1) Ang hilagaang mga hang- 
ganan ng Traconite ay mga 40 km (25 mi) sa TS ng 
Damasco sa hilagang-silanganing bahagi ng Basan. 
Kung laki ang pag-uusapan, saklaw nito ang isang 
hugis-peras na lugar na mga 900 km kuwadrado 
(350 mi kuwadrado). 

Sa kalakhang bahagi, ang gitnang bahagi ng lu- 
paing ito ay nababalutan ng nakalantad na mga de- 
posito ng lava na may malalalim na bitak at butas, 
anupat kaunting lupa na lamang ang natitira para 
pagtamnan ng ibang halaman maliban sa mga uba- 
san. Ito ay isang lupaing ilang, di-kaayaaya, at ma- 
panglaw, anupat kilala sa ngayon sa pangalang Ara- 
be na el Leja (nangangahulugang “ang Kanlungan”), 
sapagkat angkop itong pagtaguan ng mga takas 
mula sa batas. 

Kung ibabatay sa mga guho ng sinaunang mga 
lunsod nito, may panahon na ang populasyon ng 
Traconite ay mas malaki kaysa sa kasalukuyan. Ang 
hindi paggamit ng kahoy sa pagtatayo ng mga lun- 
sod na ito ay nagpapahiwatig na kahit noong sinau- 
nang mga panahon, malamang na ang lupaing ito 
ay salat sa kahoy gaya rin sa ngayon. Subalit dahil 
sapat ang ulan doon at mayroon itong mga bukal, 
posibleng mag-alaga roon ng mga tupa at mga 
kambing. 

Ang Traconite ay minsan lamang binanggit sa 
Bibliya, bagaman ilang ulit na tinukoy nina Strabo 
at Josephus ang rehiyong ito. Mula sa gayong mga 
sekular na impormasyon, nabatid na inilakip ng 


Tingnan ang Toro. 


Tingnan ang Toa, Tou. 


TRADISYON 


Romanong si Emperador Augusto ang Traconite sa 
kahariang teritoryo na ibinigay kay Herodes na Da- 
kila. Pagkamatay ni Herodes, tinanggap ng kani- 
yang anak na si Felipe ang Traconite bilang bahagi 
ng tetrarkiya nito na pinamahalaan nito hanggang 
noong mamatay ito. 


TRADISYON. Mga impormasyon, doktrina, 
o kaugalian na nagpasalin-salin mula sa mga magu- 
lang tungo sa mga anak o naging kinagawiang pa- 
raan ng pag-iisip o pagkilos. Ang salitang Griego na 
paradosis ay literal na nangangahulugang “isang 
bagay na ibinigay bilang karagdagan,” samakatu- 
wid ay “yaong itinawid nang bibigan o sa pamama- 
gitan ng pagsulat.” (1Co 11:2, Int) Ayon sa pagka- 
kagamit sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang 
salitang ito ay tumutukoy sa mga tradisyon na was- 
to o katanggap-tanggap na pitak ng tunay na pag- 
samba, gayundin sa mga tradisyon na mali o kaya'y 
sinusunod o minamalas sa paraang nagiging naka- 
pipinsala at di-katanggap-tanggap ang mga iyon. 
Sa loob ng maraming siglo, maraming tradisyon 
ang natipon ng mga Judio. Kabilang sa mga ito ang 
paraan ng pananamit at pagsasagawa ng mga ga- 
waing gaya ng kasal at libing. (Ju 2:1, 2; 19:40) May 
ilang pitak din ng pagsamba ng mga Judio noong 
unang siglo C.E. na batay sa kaugalian o tradisyon, 
tulad ng paggamit ng alak sa hapunan ng Paskuwa 
at pagdiriwang ng muling pag-aalay ng templo. 
(Luc 22:14-18: Ju 10:22) Hindi tinutulan ni Jesus at 
ng kaniyang mga apostol ang mga bagay na iyon, 
bagaman alam nila na hindi hinihiling ng Kautusan 
ang mga iyon. Nang ang sinagoga ay maging kara- 
niwang dako ng pagsamba ng mga Judio, naging 
kaugalian o tradisyon ang sumamba roon tuwing 
Sabbath. Sinabi ni Lucas na si Jesus ay dumalo rin 
doon, “ayon sa kaniyang kaugalian. ”---Luc 4: 16. 
Mga Tradisyong Di-sinasang-ayunan. Ga- 
yunman, maraming bibigang tradisyon ang idinag- 
dag ng mga Judiong lider ng relihiyon sa nasusulat 
na Salita at itinuring nilang napakahalaga ng mga 
ito sa tunay na pagsamba. Noong si Pablo (Saul) ay 
isang Pariseo at hindi pa nakukumberte sa Kristiya- 
nismo, labis-labis ang sigasig niya sa pagsunod sa 
mga tradisyon ng Judaismo. Sabihin pa, kasama sa 
mga ito ang katanggap-tanggap na mga tradisyon, 
pati na ang maling mga tradisyon. Ngunit dahil sa 
pagsunod niya sa “mga utos ng mga tao bilang mga 
doktrina,” naging mang-uusig siya ng mga Kristiya- 
no. (Mat 15:9) Halimbawa, “hindi [sila] kumakain 
malibang maghugas sila ng kanilang mga kamay 
hanggang sa siko, na nanghahawakang mahigpit sa 
tradisyon ng sinaunang mga tao.” (Mar 7:3) Sa 
pangmalas ng mga taong iyon, ang kaugaliang ito'y 
hindi para sa kalinisan kundi isang maseremonyang 
ritwal na diumano'y may relihiyosong kahalagahan. 


1340 


(Tingnan ang PAGHUHUGAS NG MGA KAMAY.) Ipinakita 
ni Kristo na wala silang saligan upang punahin ang 
kaniyang mga alagad sa hindi pagsunod sa kaugali- 
ang iyon at sa iba pang di-kinakailangang “mga utos 
ng mga tao.” (Mat 15:1, 2, 7-11, Mar 7:4-8, Isa 29: 13) 
Karagdagan pa, sa pamamagitan ng kanilang tra- 
disyon hinggil sa “korban” (isang kaloob na inialay 
sa Diyos), pinawalang-bisa ng relihiyosong mga li- 
der na iyon ang Salita ng Diyos at nilabag ang kani- 
yang utos.--Exo 20:12, 21:17, Mat 15:3-6, Mar 7:9- 
15: tingnan ang KORBAN. 

Hindi kailanman sumipi si Jesus at ang kani- 
yang mga alagad mula sa bibigang tradisyong Judio 
para suportahan ang kanilang mga turo. Sa ha- 
lip, ginamit nila ang nasusulat na Salita ng Diyos. 
(Mat 4:4-10, Ro 15:4: 2Ti 3:15-17) Nang maitatag 
ang kongregasyong Kristiyano, ang pagtupad sa 
di-makakasulatang mga tradisyong Judio ay ka- 
tumbas ng “walang-bungang anyo ng paggawi" 
na 'tinanggap ng mga Judio sa pamamagitan ng 
tradisyon mula sa kanilang mga ninuno [sa Gr., 
patroparado tou, “ibinigay bilang karagdagan mula 
sa mga ama'].” (IPe 1:18) Nang maging mga Kris- 
tiyano ang mga Judiong iyon, iniwan nila ang ga- 
yong mga tradisyon. Nang himukin ng ilang bula- 
ang guro sa Colosas ang iba na magsagawa ng 
gayong anyo ng pagsamba, nagbabala si Pablo la- 
ban sa “pilosopiya at walang-katuturang panlilin- 
lang ayon sa tradisyon ng mga tao.” Maliwanag na 
mga tradisyon ng Judaismo ang partikular na tinu- 
tukoy niya.--Col 2:8, 13-17. 

Mga Tradisyong Kristiyano. Yamang mata- 
tawag na tradisyon ang mga panuntunang ibinigay 
nang bibigan o sa pamamagitan ng halimbawa, ang 
impormasyon na tuwirang tinanggap ng apostol na 
si Pablo mula kay Jesus ay wastong maipapasa sa 
mga kongregasyong Kristiyano bilang katanggap- 
tanggap na tradisyong Kristiyano. Ang isang halim- 
bawa nito ay ang pagdiriwang ng Hapunan ng Pa- 
nginoon. (1Co 11:2, 23) Ang mga turo at halimbawa 
ng mga apostol ay maituturing na mabuting tradis- 
yon. Kaya, yamang si Pablo ay nagpagal sa pa- 
mamagitan ng kaniyang mga kamay upang hin- 
di siya maging pinansiyal na pasanin sa kaniyang 
mga kapatid (Gaw 18:3, 20:34: 1Co 9:15, 1Te 2:9), 
maaari niyang himukin ang mga Kristiyanong taga- 
Tesalonica na “lumayo sa bawat kapatid na lumala- 
kad nang walang kaayusan at hindi ayon sa tradis- 
yon [para dosin]" na tinanggap nila. Maliwanag na 
ang sinumang ayaw magtrabaho ay hindi sumusu- 
nod sa mainam na halimbawa o tradisyon ng mga 
apostol.--2Te 3:6-11. 

Nang maglaon, ang “mga tradisyon” na kailangan 
para sa malinis at walang-dungis na pagsamba sa 
Diyos ay inilakip sa kinasihang Kasulatan. Sa gayon, 
ang mga tradisyon o mga panuntunan na ibinigay 


1341 


ni Jesus at ng mga apostol at mahalaga sa pagtata- 
mo ng buhay ay hindi hinayaang manatili sa an- 
yong bibigan na baka pilipitin sa paglipas ng pana- 
hon. Sa halip, ang mga ito'y may-katumpakang 
itinala sa Bibliya para sa kapakinabangan ng mga 
Kristiyanong mabubuhay sa hinaharap.---Ju 20:30, 
31; Apo 22:18. 


TRAIDOR. Isa na nagkakanulo sa pagtitiwala 
ng iba, nagkukunwari sa isang tungkulin, o nagta- 
taksil sa kaniyang bayan o tagapamahala. Ang pi- 
nakakilalang traidor sa Bibliya ay “si Hudas Iscario- 
te, na naging traidor.” (Luc 6:16) Ang pangngalang 
Griego na prodo'tes (“tagapagkanulo o mapagkanu- 
lo, traidor,” mula sa isang pandiwa na nangangahu- 
lugang “ibigay: ipagkanulo”) ay angkop na lumala- 
rawan kay Hudas, sapagkat pagkatapos siyang piliin 
bilang isang apostol, siya'y naging sakim na mag- 
nanakaw (Ju 12:6) at noong bandang huli ay ipi- 
nagkanulo niya si Jesus sa mga awtoridad kapalit 
ng isang maliit na halaga. (Mat 26:14-16, 25, 48, 
49) Ang ginawa niya ay hindi isang pansamanta- 
lang pag-iwan lamang kay Kristo dahil sa pagtakas 
sa isang waring mapanganib na situwasyon (Mar 
14:50) kundi sinadya niyang ipagkanulo si Jesus sa 
mga gustong pumatay rito. 

Ang mga Judiong lider ng relihiyon ay wasto la- 
mang na tawaging “mga tagapagkanulo at mga ma- 
mamaslang” dahil ginamit nila ang traidor na si Hu- 
das, personal na ibinigay ang kanilang kababayang 
si Kristo sa mga Romano, at pagkatapos ay binaluk- 
tot ang katarungan nang salansangin nila ang pag- 
papahayag kay Jesus bilang walang-sala at hilingin 
nilang patayin siya.--Ju 18:28-19:16, Gaw 3:13-15, 
7:52. 

Ang isa pang namumukod-tanging halimbawa ng 
isang traidor na itinala sa Bibliya ay si Ahitopel. Ba- 
gaman isa siyang pinagkakatiwalaang tagapayo ni 
Haring David, sumama siya sa paghihimagsik ni 
Absalom. (2Sa 15:12, 31; 16:20-23, ihambing ang 
Aw 55:20, 21.) Binigo ng Diyos ang payo ng trai- 
dor na tagapayong ito, na humantong sa kaniyang 
kamatayan nang siya'y magpatiwakal. (2Sa 17:23) 
Maliwanag na may iba pang naging mga karanasan 
si David sa mga taong nagtraidor sa kaniya. Sa Awit 
59:5, isinasalin ng maraming makabagong salin ng 
Bibliya ang pangmaramihang Hebreong pandiwa- 
ring anyo ng baghadh' (nangangahulugang “maki- 
tungo nang may kataksilan”) bilang “mga traidor": 
“Huwag kang magpakita ng lingap sa sinumang ma- 
panakit na mga traidor.” (JB, NE, NW, Mo) Ipinahi- 
hiwatig ng superskripsiyon ng awit na ang tinutu- 
koy ay ang naganap noong magsugo si Saul ng mga 
tao para magbantay sa bahay ni David upang pata- 
yin siya. (1Sa 19:11-18) Kaya, maaaring ang “mga 
traidor” na binabanggit sa Awit 59:5 ay mga kasa- 


TRANSPORTASYON 


mahan ni David na tumalikod sa kaniya o na han- 
dang magkanulo sa kaniya noong mga oras na iyon 
ng pagsubok. O, yamang ang naunang mga salita 
ay nananawagan sa Diyos na ibaling niya ang kani- 
yang pansin sa “lahat ng mga bansa,” maaaring ang 
terminong “mga traidor” ay tumutukoy sa lahat ng 
sumasalansang sa kalooban ng Diyos, sa loob o sa 
labas ng Israel. 

Ipinahihiwatig ng hula sa 2 Timoteo 3:1-5 hinggil 
sa mga kalagayang iiral sa “mga huling araw” na sa 
panahong iyon ay magkakaroon ng maraming ma- 
pagkanulo, o mga traidor (sa Gr., pro-do'tai). Pina- 
yuhan ang mga Kristiyano na “layuan” nila ang 
mga ito, gaya ng naaangkop sa mga taong nagsisi- 
kap na maging matapat sa lahat ng bagay.--ITe 
2:10; Heb 13:18. 


TRANGKA. Isang kagamitan na pansara ng 
pinto o pintuang-daan upang hindi ito mapasok. 
(Huk 3:23, 24: Ne 3:3, 6, 13-15) Noong sinaunang 
mga panahon, ang mga trangka ay kadalasang bi- 
nubuo ng isang trangkahang kahoy na inilulusot 
nang patagilid sa isang uka ng isang patayong pira- 
so ng kahoy na nakakabit sa pinto. Upang mai- 
trangka ang pinto, ang trangkahan ay itinutulak 
nang papasok sa isang ukit sa poste ng pinto at ini- 
lalapat nang husto sa pamamagitan ng mga tulos na 
kahoy o bakal na tumatagos mula sa tukod hang- 
gang sa mga butas ng trangkahan. Upang mabuk- 
san ang pinto, ipinapasok ang isang susi upang ma- 
iangat ang mga tulos, sa gayon ay naaalis ang 
pagkakasara ng trangkahan. Ang ukit, o butas, na 
pinapasukan ng trangkahan ay tinukoy ng babaing 
Shulamita nang isalaysay niya ang kaniyang pana- 
ginip kung saan isang nakatrangkang pinto ang 
naglayo sa kaniya at sa kaniyang pastol na mangi- 
ngibig.---Sol 5:2-5, tingnan ang SUsI, I. 


TRANSPORTASYON. Isang paraan ng pag- 
hahatid mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. 
Noong sinaunang panahon, iba't ibang paraan at sa- 
sakyan ang ginamit sa paglalakbay depende sa ka- 
lagayan ng mga manlalakbay at sa kanilang desti- 
nasyon o sa mga lugar na pagdadalhan ng mga 
kargamento. 

Dahil ang kamelyo ay may kakayahang mabuhay 
na ang kinakain ay karaniwang mga halaman sa 
disyerto at nakakatagal nang walang tubig sa loob 
ng mahabang panahon, naging angkop na gamitin 
ang hayop na ito sa paglalakbay sa tigang na mga 
rehiyon. Ang mga kamelyo ay nagsilbi kapuwa bi- 
lang sasakyan ng mga tao at panghakot ng kalakal 
patungo sa ibang lugar. (Gen 37:25-28, Huk 6:3-5; 
7:12, 1Ha 10:2) Ang ibang mga hayop na ginamit 
bilang sasakyan ng mga tao o bilang mga hayop na 
pantrabaho ay ang asno (Jos 15:18, Huk 5:10; 10:4: 


TRIBO 


12:14: 1Sa 25:42, Isa 30:6), ang mula (1Ha 1:33), at 
ang kabayo (1Ha 4:26, Gaw 23:23, 24, 31-33). Gina- 
mit nang malawakan ang mga barko. (2Cr 9:21, Eze 
27:9; Jon 1:3, Gaw 20:13-15: 27:1-44) Ang mga kar- 
wahe naman ay ginamit upang maghatid kapuwa 
ng mga paninda at mga tao. (Gen 46:5, Bil 7:1-9) 
Ang mga karo o mga kamilya, na kung minsan ay 
may maraming palamuti, ang nagsilbing sasakyan 
na laging ginagamit ng mga maharlika o ng mga 
taong may mataas na katayuan. (2Ha 10:15, Sol 
3:6-10, Gaw 8:26-31) Kadalasan naman, naglalakad 
lamang ang karaniwang mga tao.--Luc 24:13-15, 
tingnan ang BARKO, KAMILYA, KARO, KARWAHE, KARI- 
TON, LANSANGANG-BAYAN, DAAN: PAKIKIPAGTALASTASAN. 


TRIBO. Isang grupo ng mga tao, na binubuo ng 
maraming pamilya o lipi na nagkakaisa dahil sa ka- 
nilang lahi o kaugalian sa ilalim ng iisang lider 
o mga lider. 

Ang mga salitang Hebreo na kadalasang isinasa- 
lin bilang “tribo” (matteh' at she vet) ay kapuwa na- 
ngangahulugang “tungkod” o “baston.” (Exo 7:12; 
Kaw 13:24) Lumilitaw na nang maglaon, ang mga 
salitang ito ay tumukoy sa “tribo” sa diwa ng isang 
grupo ng mga tao na pinangungunahan ng isang pi- 
nuno o mga pinuno na may dalang setro o baston. 
(Ihambing ang Bil 17:2-6.) Karaniwan na, kapag ipi- 
nakikita ng konteksto na ang alinman sa mga sali- 
tang ito ay ginamit upang mangahulugang “tribo,” 
ang tinutukoy ay isa sa mga tribo ng Israel, gaya ng 
“tribo [matteh'] ni Gad” o “tribo [she vet] ng mga 
Levita.” (Jos 13:24, 33) Gayunman, maliwanag na 
ang 'tribo na tinubos ng Diyos bilang kaniyang 
mana, na binanggit sa Awit 74:2, ay tumutukoy sa 
buong bansang Israel, anupat tinatawag itong isang 
“tribo” o grupo ng mga tao na natatangi sa ibang 
mga bansa at mga grupo ng mga tao. Waring ang 
terminong “tribo” sa Bilang 4:18 ay ginagamit na- 
man sa isang mas limitadong diwa, yamang ikina- 
kapit ito sa mga Kohatita na isang sanga ng tribo ni 
Levi. Ang “mga tribo” ng Ehipto sa Isaias 19:13 ay 
malamang na kumakapit sa partikular na mga kate- 
gorya ng mga tao, maaaring ayon sa rehiyon, kata- 
yuan sa lipunan, o sa iba pang salik. 

Ang terminong Griego na phy-le’ (isinasaling “tri- 
bo") ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na 
nagkakaisa dahil sa iisa ang kanilang pinagmulang 
angkan at tumutukoy rin sa isang sanga nito, sama- 
katuwid nga, isang lipi o tribo. Ang salitang ito ay 
kadalasang ginagamit sa Kristiyanong Griegong Ka- 
sulatan may kinalaman sa mga tribo ng bansang Is- 
rael. (Gaw 13:21, Ro 11:1: Fil 3:5: Heb 7:13, 14: Apo 
5:5) Sa mga pananalitang gaya ng “mula sa bawat 
tribo at wika at bayan at bansa,” ang “tribo” ay wa- 
ring tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na mag- 
kakamag-anak dahil sa iisa ang kanilang pinagmu- 


1342 


lang angkan. (Apo 5:9) Samakatuwid, malawak ang 
saklaw ng gayong mga pananalita, anupat tumutu- 
koy sa lahat ng tao, ang mga ito man ay mga tribo 
ng magkakamag-anak na indibiduwal, mga gru- 
pong may kani-kaniyang wika, malalaking sektor 
ng sangkatauhan, o pulitikal na mga dibisyon. (Apo 
7:9: 11:9; 13:7: 14:6) Lumilitaw rin ang phy-le' sa pa- 
nanalitang “lahat ng mga tribo sa lupa” sa Apocalip- 
sis 1:7, na maliwanag na tumutukoy sa lahat ng tao 
sa lupa, sapagkat sinasabi rin ng talatang ito na 
“makikita siya ng bawat mata. ”---Ihambing ang Mat 
24:30. 

Mga Tribo ng Israel. Ang kaayusan ng mga 
tribo sa Israel ay ibinatay sa kung kanino sa 12 anak 
ni Jacob sila nagmula. (Gen 29:32-30:24: 35:16-18) 
Ang “labindalawang ulo ng pamilya [sa Gr., dodeka 
patriar'khas|" na ito ang pinanggalingan ng “labin- 
dalawang tribo ni Israel.” (Gen 49:1-28, Gaw 7:8) 
Gayunman, pinagpala ni Jacob ang dalawang anak 
ni Jose, si Manases na nakatatanda at si Efraim na 
nakababata, at sinabi niya: “Si Efraim at si Manases 
ay magiging akin tulad ni Ruben at ni Simeon [na 
tunay niyang mga anak].” (Gen 48:5, 13-20) Nang 
tanggapin ng iba't ibang tribo ang kanilang lupaing 
mana sa Lupang Pangako (Jos 13-19), walang “tribo” 
ni Jose. Sa halip, “ang mga anak ni Jose,” sina Mana- 
ses at Efraim, ay itinuring na magkahiwalay na mga 
tribo sa Israel. (Tingnan ang HANGGANAN, MAPA, 
Tomo 1, p. 744.) Gayunman, gaya ng naisaayos na 
ni Jehova, hindi naging 13 ang mga tribo ng Israel 
na tatanggap ng mana, dahil ang mga Levita ay hin- 
di binigyan ng lupaing mana. Pinili ni Jehova ang 
“tribo ni Levi” (Bil 1:49) bilang kahalili ng mga pa- 
nganay ng ibang mga tribo upang maglingkod sa 
santuwaryo. (Exo 13:1, 2; Bil 3:6-13, 41, Deu 10:8, 9, 
18:1, tingnan ang LEVITA, MGA) Dahil dito, nagkaro- 
on ng 12 di-Levitang tribo sa Israel.--Jos 3:12, 13; 
Huk 19:29, 1Ha 11:30-32, Gaw 26:7. 

Nang pagpalain ni Moises ang mga tribo (Deu 
33:6-24), hindi binanggit ang pangalan ni Simeon, 
marahil ay dahil lubhang lumiit ang tribo at ang lu- 
pain na takdang bahagi nito ay mapapaloob sa teri- 
toryo ng Juda. Sa pangitain ni Ezekiel hinggil sa ba- 
nal na abuloy at sa 12 tribo, ang mga tribong 
nakatala ay kapareho niyaong mga tumanggap ng 
lupaing mana gaya ng makikita sa aklat ng Josue. 
(Eze 48:1-8, 23-28) Ang tribo ni Levi ay nasa loob 
ng “banal na abuloy” sa pangitain ni Ezekiel.---Eze 
48:9-14, 22. 

Pagkakaayos ayon sa tribo. Ang pagkakaor- 
ganisa sa mga Israelita ay kadalasan nang nakade- 
pende sa pagkakaayos nila ayon sa tribo. Kapuwa 
ang pagkakasunud-sunod nila sa paghayo at ang 
pagkakampo nila sa ilang ay alinsunod sa kanilang 
mga tribo. (Bil 2:1-31, 10:5, 6, 13-28) Ang lupaing 


1343 


mana ay hinati-hati ayon sa mga tribo, at may ibi- 
nigay na pantanging mga kautusan upang ang lu- 
pain ay hindi magpalipat-lipat sa iba't ibang tribo. 
--Bil 36:7-9, Jos 19:51. 

Ang paghahati-hati ng bansa ayon sa mga ulo ng 
pamilya ay isinagawa rin sa loob ng bawat tribo. Ba- 
gaman ang tribo ang pangunahin at pinakamahala- 
gang dibisyon ng bansa, ang bawat tribo ay hinati- 
hati pa sa malalaking “pamilya” (anupat ginagamit 
ang salitang “pamilya” sa isang malawak na diwa) 
salig sa kanilang pinagmulang ulo sa panig ng ama. 
(Bil 3:20, 24; 34:14) Ang bawat “pamilya” ay kinabi- 
bilangan ng maraming indibiduwal na sambaha- 
yan. Ang kaayusang ito, na itinulad sa pagkakaayos 
ayon sa tribo, ay malinaw na ipinakikita ng Josue 
7:16-18 at 1 Samuel 9:21, 10:20, 21. 

Mga Tribo ng Espirituwal na Israel. Hinati- 
hati ng Apocalipsis 7:4-8 ang 144,000 miyembro ng 
espirituwal na Israel sa 12 “tribo” na tig-12,000 ba- 
wat isa. (Tingnan ang ISRAEL NG Diyos.) May bahag- 
yang pagkakaiba ang talaang ito sa mga talaan ng 
mga anak ni Jacob (kabilang si Levi) na mga ulo ng 
tribo ng likas na Israel. (Gen 49:28) Maaaring gani- 
to ang dahilan ng pagkakaiba: 

Naiwala ng panganay na anak ni Jacob na si Ru- 
ben ang karapatan nito bilang panganay dahil sa ka- 
niyang maling paggawi. (Gen 49:3, 4: 1Cr 5:1, 2) 
Natamo naman ni Jose (ang panganay na anak ni 
Jacob sa ikalawa ngunit paborito nitong asawa na si 
Raquel) ang mga pribilehiyo ng panganay na anak, 
pati na ang karapatang magkaroon ng dalawang ba- 
hagi, o takdang bahagi, sa Israel. (Gen 48:21, 22) Sa 
talaan sa Apocalipsis, maliwanag na si “Jose” ay ku- 
makatawan kay Efraim. Si Manases naman ang ku- 
makatawan sa ikalawang takdang bahagi ni Jose sa 
espirituwal na Israel. Ang tribo ni Levi ay nakatala 
at upang mailakip ito nang hindi nadaragdagan ang 
bilang ng mga tribo, hindi isinama ang tribo ni Dan 
sa Apocalipsis 7:4-8, ngunit lumilitaw na hindi ito 
dahil sa anumang pagkukulang ni Dan. Ang pagla- 
lakip sa tribo ni Levi ay nagpapakita na walang pan- 
tanging makasaserdoteng tribo sa espirituwal na Is- 
rael, yamang ang buong espirituwal na bansa ay 
“isang maharlikang pagkasaserdote.”---1Pe 2:9. 

"Paghatol sa Labindalawang Tribo ng Israel.’ 
Sinabi ni Jesus sa mga apostol na sa “muling-pagla- 
lang” ay “uupo sila sa labindalawang trono, na haha- 
tol sa labindalawang tribo ng Israel. (Mat 19:28, 
tingnan ang PAGLALANG, NILALANG [Muling-Pagla- 
lang].) At gayunding ideya ang binanggit niya nang 
makipagtipan siya sa kanila ukol sa isang Kaharian. 
(Luc 22:28-30) Hindi makatuwirang isipin na ang 
ibig sabihin ni Jesus ay na hahatulan nila ang 12 tri- 
bo ng espirituwal na Israel na nang maglaon ay bi- 
nanggit sa Apocalipsis, sapagkat ang mga apostol ay 


TRIBUTO 


mapapabilang sa grupong iyon. (Efe 2:19-22: Apo 
3:21) Yaong mga "tinawag upang maging mga ba- 
nal” ay sinasabing hahatol, hindi sa kanilang sari- 
li, kundi “sa sanlibutan.” (1Co 1:1, 2; 6:2) Yaong 
mga maghaharing kasama ni Kristo ay bumubuo ng 
isang kaharian ng mga saserdote. (1Pe 2:9, Apo 
5:10) Dahil dito, maliwanag na ang “labindalawang 
tribo ng Israel” na binanggit sa Mateo 19:28 at Lucas 
22:30 ay kumakatawan sa “sanlibutan” ng sangkata- 
uhan na hindi bahagi ng maharlikang uring-saser- 
doteng iyon at ito ang hahatulan niyaong mga na- 
kaupo sa makalangit na mga trono.---Apo 20:4. 


TRIBUNAL. Isang hukuman o porum ng kata- 
rungan. Sa ilang salin ng Bibliya, lumilitaw ang sali- 
tang ito sa 1 Corinto 4:3, kung saan sinasabi ni 
Pablo: “Napakaliit na bagay nga sa akin na ako ay su- 
suriin ninyo o ng isang tribunal ng mga tao [sa Gr., 
anthropi'nes heme'ras|].” Ang pananalitang Grie- 
go ay literal na nangangahulugang “araw ng tao” 
at inuunawang tumutukoy sa isang takdang araw, 
o isang araw na itinakda ng isang taong hukom para 
sa paglilitis o para sa paggagawad ng hatol. 

Kinilala ni Pablo na sa isang diwa, ang mga taong 
gaya nina Apolos, Cefas, at ng kaniyang sarili ay 
pag-aari o mga lingkod ng kongregasyon sa Corin- 
to. (1Co 3:21, 22) Gayunman, may ilan sa kong- 
regasyong iyon ang pumupuna at humahatol kay 
Pablo, isang saloobing ibinunga ng kanilang sektar- 
yanismo, ng kanilang pagiging makalaman sa halip 
na espirituwal, ng kanilang pagtingin sa tao sa ha- 
lip na kay Kristo. (1Co 9:1-4) Ipinagtanggol ni Pab- 
lo ang kaniyang ministeryo nang may kahusayan 
(1Co 9:5-27), anupat itinatag niya ang pangkalaha- 
tang tuntunin o pangmalas na hindi paghatol ng 
mga tao ang pangunahing dapat ikabahala ng isang 
Kristiyano, ang paghatol mang ito ay mula sa mga 
taga-Corinto o sa isang hukuman ng tao sa isang 
takdang araw. Sa halip, ikinabahala ni Pablo ang 
panghinaharap na araw ng paghuhukom o pagsusu- 
ri ng Diyos (sa pamamagitan ni Jesus). Siya yaong 
nagkaloob kay Pablo ng pagiging katiwala na dito ay 
dapat mapatunayang tapat si Pablo.--1Co 1:8, 4:2- 
5: Heb 4:13. 


TRIBUTO [sa Ingles, tribute]. Karaniwan na, 
salapi o iba pang bagay na may halaga, gaya ng 
mga alagang hayop, na ibinabayad ng isang estado, 
o ng isang tagapamahala, sa isang banyagang ka- 
pangyarihan, bilang pagkilala sa pagiging sakop 
nito, upang mapanatili ang pakikipagpayapaan dito, 
o upang magtamo ng proteksiyon nito. (Para sa pag- 
talakay sa katumbas na mga salita sa orihinal na 
mga wika, tingnan ang PAGBUBUWIS.) Noon, kalimi- 
tan nang ginto at pilak o mga produktong kaka- 
unti ang suplay sa kanilang sariling lupain ang 


TRIFENA 


tinatanggap ng mga bansang nagpapataw ng tribu- 
to sa ibang mga bayan. Sa ganitong paraan ay pina- 
tatatag nila ang kanilang ekonomiya samantalang 
pinananatili namang mahina ang nasupil nilang 
mga bansa sa pamamagitan ng labis-labis na pag- 
kamkam sa yaman ng mga ito. 

Ang mga Judeanong hari na sina David (2Sa 
8:2, 6), Solomon (Aw 72:10; ihambing ang 1Ha 4:21, 
10:23-25), Jehosapat (2Cr 17:10, 11), at Uzias (2Cr 
26:8), gayundin ang Israelitang si Haring Ahab 
(2Ha 3:4, 5), ay tumanggap ng tributo mula sa ibang 
mga bayan. Gayunman, dahil sa kawalang-katapa- 
tan ng mga Israelita, kadalasan ay nasasakop sila at 
napipilitang magbayad ng tributo sa iba. Noon pa 
mang panahon ng mga Hukom, samantalang nasa 
ilalim ng pamumuno ng Moabitang si Haring Eglon, 
nagbabayad na sila ng tributo. (Huk 3:12-17) Nang 
maglaon, kapuwa ang kaharian ng Juda at ang hila- 
gang kaharian ng Israel ay nagbayad ng tributo 
nang mapasailalim sila sa kontrol ng mga banya- 
gang kapangyarihan. (2Ha 17:3, 23:35) May mga 
panahon naman na nagbayad sila ng maituturing 
na isang anyo ng tributo, halimbawa, kapag binaba- 
yaran nila ang mga kaaway na bansa upang umalis 
o sinusuhulan nila ang iba kapalit ng tulong na 
pangmilitar.---2Ha 12:18, 15:19, 20, 18:13-16. 


TRIFENA [mula sa salitang-ugat na Gr. na 
nangangahulugang “mamuhay nang marangya']. 
Isang babaing Kristiyano sa Roma na binati ni Pab- 
lo sa kaniyang liham at pinapurihan ito sa kaniyang 
masikap na pagpapagal. (Ro 16:12) Si Trifena at si 
Trifosa, na nakatalang kasama ni Trifena, ay maaa- 
ring magkapatid sa laman, sapagkat karaniwan sa 
mga miyembro ng isang pamilya na magkaroon ng 
mga pangalang hinalaw sa iisang salitang-ugat, 
gaya sa kasong ito. Ang mga pangalang ito ay ka- 
puwa karaniwan sa mga babaing nasa sambahayan 
ni Cesar, ngunit hindi sinasabi ng ulat kung ang da- 
lawang babaing ito ay kabilang sa sambahayang 
iyon.--Fil 4:22. 


TRIFOSA [mula sa salitang-ugat na Gr. na 
nangangahulugang “mamuhay nang marangya']. 
Isang babaing Kristiyano sa Roma na binati at pina- 
purihan ni Pablo.---Ro 16:12, tingnan ang TRIFENA. 


TRIGO. Isang importanteng pananim na binu- 
til na matagal nang naglalaan sa tao ng mahala- 
gang pagkain at may mga panahon, nitong nakara- 
ang mga taon gaya rin noong sinauna, na ipinagbili 
ito sa halaga na doble o triple ng halaga ng sebada. 
(Ihambing ang 2Ha 7:1, 16, 18, Apo 6:6.) Ang trigo 
(sa Heb., chit tah” sa Gr., si'tos), ito lamang o iniha- 
halo sa ibang mga butil, ay karaniwang ginagawang 
tinapay. (Exo 29:2; Eze 4:9) Maaari ring kainin nang 


1344 


hilaw ang binutil na ito (Mat 12:1) at ginagawa ring 
mga ligis sa pamamagitan ng pagdurog sa mga 
buto nito. Ang mga luntiang uhay ng trigo partiku- 
lar na ay iniihaw. (Lev 2:14: 2Sa 17:28) Noon, ipina- 
pataw ang trigo bilang tributo mula sa natalong 
mga tribo o mga bansa (2Cr 27:5), at tinukoy ito sa 
mga paghahandog para kay Jehova.--1Cr 23:29, 
Ezr 6:9, 10. 

Ang halaman mismo, kapag mura pa, ay kahawig 
ng damo at matingkad na luntian. Gayunman, ang 
magulang nang trigo ay maaaring tumaas nang 
mula sa 0.6 hanggang 1.5 m (2 hanggang 5 piye) at 
ginintuang kayumanggi naman. Ang mga dahon 
nito ay mahaba at payat, at sa pinakadulo ng pang- 
gitnang tangkay nito ay may isang uhay ng mga 
butil. Ang isang uri ng trigo (Triticum compositum) 
na itinatanim sa sinaunang Ehipto, at matatagpuan 
pa rin doon, ay may ilang uhay bawat tangkay. 
(Ihambing ang Gen 41:22, 23.) Ang mga uri ng tri- 
go na karaniwang itinatanim sa Palestina nitong na- 
karaang mga taon lamang, at malamang na noon 
ding panahon ng Bibliya, ay may “balbas,” samaka- 
tuwid nga, ang mga ito ay may magaspang at naka- 
tutusok na mga buhok sa talupak ng mga butil. 

Gaya nga ng ipinangako ng Diyos, nasumpungan 
ng mga Israelita na ang Palestina ay isang lupain ng 
trigo at sebada. (Deu 8:8, 32:14, Aw 81:16, 147:14) 
Hindi lamang sila nagkaroon ng sapat para sa kani- 
lang sarili kundi nakapagluwas din sila ng mga bu- 
til. (2Cr 2:8-10, 15) Noong panahon ni Ezekiel, ang 
mga paninda mula sa Juda at Israel, kabilang na ang 
“trigo ng Minit,” ay ikinakalakal sa Tiro.---Eze 27:17. 

Sa Palestina, ang trigo ay inihahasik halos sa pa- 
nahon din ng paghahasik ng sebada, sa buwan 
ng Bul (Oktubre-Nobyembre), pagkatapos na mapa- 
lambot nang husto ng maagang ulan ng tagla- 
gas ang lupa para sa pag-aararo. (Isa 28:24, 25) 
Ang pag-aani ng trigo ay kasunod ng pag-aani ng 
sebada (Ru 2:23, ihambing ang Exo 9:31, 32) at 
malapitang iniuugnay sa Kapistahan ng mga San- 
linggo, o Pentecostes, kapag buwan ng Sivan (Mayo- 
Hunyo), na sa panahong iyon ay dalawang tinapay 
na may lebadura at gawa sa harina ng trigo ang ini- 
hahandog kay Jehova bilang handog na ikinakaway. 
(Exo 34:22: Lev 23:17) Pagkatapos na ang trigo ay 
giikin, tahipin, at salain, kadalasan ay iniimbak ito 
sa mga hukay sa ilalim ng lupa, isang kaugalian na 
marahil ay tinukoy sa Jeremias 41:8. 

Tinukoy rin ng Bibliya ang trigo sa makatalingha- 
gang paraan. Ginagamit ito upang kumatawan sa 
mga taong kaayaaya kay Jehova, “ang mga anak ng 
kaharian.” (Mat 3:12, 13:24-30, 37, 38, Luc 3:17) Ka- 
puwa si Jesus at ang apostol na si Pablo ay bumang- 
git ng trigo nang inilalarawan nila ang pagkabuhay- 
muli. (Ju 12:24, 1Co 15:35-38) At inihalintulad ni 


1345 


Jesus sa pagsala sa trigo ang pagsubok na sasapit sa 
kaniyang mga alagad, bilang resulta ng mga pagsu- 
bok na malapit na niyang danasin.---Luc 22:31. 


TROAS. Ang pangunahing daungang-dagat ng 
HK Asia Minor na pinanggalingan ni Pablo noong 
kaniyang unang pagdalaw sa Macedonia, at na pa- 
minsan-minsan niyang binabalikan nang maglaon. 
Ito ay mga 30 km (19 na mi) sa T ng Hellespont 
(Dardanelles) at mga 25 km (15 mi) sa T ng kiniki- 
lalang lugar ng sinaunang Troy. Ang gayunding ter- 
minong Griego na isinaling “Troas” ay ikinapit din sa 
Troad, isang rehiyon sa Misia na nakapalibot sa Troy. 

Ang lunsod ng Troas ay unang itinayo ni Antigo- 
nus, isa sa mga heneral ni Alejandrong Dakila, no- 
ong huling bahagi ng ikaapat na siglo B.C.E. Noong 
133 B.C.E., napasailalim ito sa kontrol ng Roma, at 
pagkatapos nito, ang rehiyon ng Misia ay naging ba- 
hagi ng Romanong probinsiya ng Asia. Minsan ay 
binalak ni Julio Cesar na ilipat sa Troas ang sentro 
ng pamahalaang Romano. Higit pang pinaboran ni 
Emperador Augusto ang lunsod sa pamamagitan ng 
paggawa rito na isang colonia, anupat hindi sakop 
ng gobernador ng probinsiya ng Asia, at sa pama- 
magitan ng paglilibre sa mga mamamayan nito 
mula sa pagbabayad kapuwa ng buwis sa lupa at bu- 
wis na pantao. 

Noong ikalawang paglalakbay ni Pablo, malamang 
na noong tagsibol ng 50 C.E., at pagkatapos niyang 
dumaan sa Frigia at Galacia, ang apostol at ang mga 
kasamahan niya ay pumunta sa Troas, sapagkat 
“hindi sila pinahintulutan ng espiritu ni Jesus” na 
pumaroon sa Bitinia. (Gaw 16:6-8) Sa Troas ay nag- 
karoon si Pablo ng isang pambihirang pangitain 
kung saan isang lalaki ang tumatawag sa kaniya: 
“Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami.” 
Kaagad ay naipasiyang “tinawag kami ng Diyos 
upang ipahayag sa kanila ang mabuting balita.” Ma- 
lamang na ang paglitaw ng “kami” sa tekstong ito 
(at ng “kami” sa sumunod na mga talata) ay nanga- 
ngahulugang doon sa Troas unang sumama si Lucas 
sa pangkat ni Pablo at naglakbay siyang kasama 
nila patawid sa Dagat Aegeano patungong Neapolis. 
--Gaw 16:9-12. 

Pagkaalis sa Efeso noong kaniyang ikatlong pagla- 
lakbay, tumigil si Pablo sa Troas at doon ay ipina- 
ngaral niya ang mabuting balita tungkol sa Kristo, 
sapagkat gaya ng sinabi niya, “Isang pinto ang bi- 
nuksan sa akin sa Panginoon.” Ngunit pagkaraan ng 
di-binanggit na haba ng panahon, nabahala ang 
apostol sapagkat hindi dumating si Tito, kung kaya 
lumisan siya patungong Macedonia, anupat umaa- 
sang makikita niya ito roon.--Gaw 20:1; 2Co 2: 
12, 13. 

Maliwanag na pinalipas ni Pablo ang taglamig na 
iyon sa Gresya bago siya muling bumalik sa Troas 


TRONO 


noong tagsibol ng 56 C.E. (Gaw 20:2-6) Nang pana- 
hong iyon ay nanatili si Pablo nang pitong araw 
anupat nagmiministeryo at nagbibigay ng espiritu- 
wal na pampatibay sa mga kapatid na Kristiyano sa 
Troas. Noong gabi bago siya lumisan, nakipagtipon 
si Pablo sa kanila at “pinahaba niya ang kaniyang 
pagsasalita hanggang hatinggabi.” Isang kabataang 
lalaki na dumalo na nagngangalang Eutico, na na- 
kaupo sa bintana sa ikatlong palapag, ang nakatulog 
at nahulog anupat ito ay namatay. Makahimalang 
binuhay-muli ng apostol ang batang lalaki at nagpa- 
tuloy siyang makipag-usap sa grupo hanggang sa 
magbukang-liwayway.---Gaw 20:6-12. 

Malamang na muling dinalaw ni Pablo ang Troas 
matapos siyang palayain mula sa pagkakabilanggo 
sa isang bahay sa Roma noong 61 C.E. Sumulat si 
Pablo kay Timoteo noong ikalawang pagkabilanggo 
ng apostol sa Roma, mga taong 65 C.E., anupat hi- 
niling niya na dalhin ni Timoteo ang isang balabal 
at ilang balumbon at mga pergamino na iniwan ni 
Pablo kay Carpo sa Troas. Waring napakalayong 
mangyari na ginawa ni Pablo ang gayong kahili- 
ngan pagkaraan pa ng mga siyam na taon, na ma- 
giging kaso nga kung ang huling pagdalaw ni Pablo 
sa tahanan ni Carpo ay noong kaniyang ikatlong 
paglalakbay noong mga 56 C.E.---2Ti 4:13. 


TROFIMO [Pagpapakain: Pagpapalusog]. Isang 
kamanggagawa ng apostol na si Pablo, isang Kristi- 
yanong Gentil na taga-Efeso. (Gaw 21:29) Marahil si 
Trofimo ay naging isang Kristiyano noong tumagal 
ang ministeryo ni Pablo sa Efeso sa panahon ng 
ikatlong paglalakbay nito bilang misyonero. Pagka- 
tapos nito, si Trofimo ay naging isa sa mga kasama- 
han ni Pablo sa paglalakbay sa biyahe pabalik na 
dumaan sa Macedonia patungo sa Asia Minor at 
pagkatapos ay sa Jerusalem. (Gaw 20:3-5, 17, 22) 
Doon ay nakita si Trofimo na kasama ni Pablo, at 
nang isama ni Pablo ang ilang iba pa sa loob ng ba- 
kuran ng templo, inakala ng mga Judio na si Trofi- 
mo, isang Gentil, ay lumampas sa Looban ng mga 
Gentil, sa gayon ay dinungisan ang templo. Salig sa 
maling palagay na ito ay inumog nila si Pablo. (Gaw 
21:26-30, 24:6) Makalipas ang ilang taon, pagkata- 
pos ng unang pagkabilanggo ni Pablo, si Trofimo ay 
muling naglakbay na kasama niya. Ngunit nang 
makarating sila sa Mileto, na di-kalayuan sa sariling 
bayan ni Trofimo, nagkasakit si Trofimo at hindi na- 
kapagpatuloy.---2Ti 4:20. 


TRONO. Ang terminong Hebreo na kis:se” ay 
may saligang kahulugan na “upuan” (1Sa 4:13), “sil- 
ya” (2Ha 4:10), o isang upuan na may pantanging 
kahalagahan gaya ng isang “trono” (1Ha 22:10). 
Hindi lamang ito kumakapit sa mga upuan ng mga 
namamahalang monarka (1Ha 2:19, Ne 3:7: Es 3:1, 


TRONO 


Eze 26:16), ni bukod-tangi man itong tumutukoy sa 
isang upuan na mataas ang sandalan at may mga 
patungan ng braso. Bilang halimbawa, samantalang 
si Eli ay nasa pintuang-daan ng Shilo, nabuwal siya 
nang patalikod mula sa kaniyang kis-:se”, maliwanag 
na isang upuan na walang sandalan. (1Sa 4:13, 18) 
Ang terminong Griego naman na thro'nos ay kara- 
niwang tumutukoy sa isang mataas na upuan, na 
may sandalan, mga patungan ng braso, at isang 
tuntungan. 

Ipinahihiwatig ng Isaias 14:9 na ang mga trono ay 
karaniwang ginagamit ng mga monarka, anupat es- 
pesipikong binabanggit ng Bibliya ang mga trono ng 
Ehipto (Gen 41:40: Exo 11:5, 12:29), Asirya (Jon 
3:6), Babilonya (Isa 14:4, 13, Dan 5:20), Persia (Es 
1:2; 5:1), at Moab (Huk 3:17, 20). Naniniwala ang 
mga arkeologo na natagpuan nila ang mga trono na 
ginamit ng mga tagapamahala o ng mga kasa- 
mahan ng mga tagapamahala ng lahat ng mga 
kapangyarihang ito, maliban sa Moab. Sa Megido, 
isang entrepanyong garing, na inaakalang naglala- 
rawan ng isang trono at isang tuntungan ng mga 
Canaanita, ang natagpuan. Karaniwan na, ang mga 
tronong ito ng mga di-Israelita ay may mga sanda- 
lan at mga patungan ng braso, anupat pundo ng 
mga ukit o ng mga palamuti. Isang naingatang tro- 
no ng mga Ehipsiyo ang yari sa kahoy at kinalupku- 
pan ng ginto, samantalang isang trono naman ng 
mga Asiryano ang gawa sa pundidong bakal at may 
mga inukit na garing. Waring ang trono ay karani- 
wang inilalagay sa isang dais, o mataas na platapor- 
ma, at sa karamihang kaso ay mayroon itong isang 
tuntungan. 

Ang tanging trono ng isang tagapamahala ng Is- 
rael na inilarawan nang detalyado ay yaong ipina- 
gawa ni Solomon. (1Ha 10:18-20, 2Cr 9:17-19) Wa- 
ring ito ay nasa “Beranda ng Trono,” isa sa mga 
gusaling nakatayo sa Bundok Moria sa Jerusalem. 
(1Ha 7:7) Iyon ay isang malaking tronong garing na 
kinalupkupan ng dinalisay na ginto at may bilog na 
kulandong sa likuran nito at mga patungan ng bra- 
so. Bagaman posible na garing ang pangunahing 
materyales ng maharlikang silyang ito, ang pama- 
maraan ng pagtatayo na karaniwang sinunod sa 
templo ay waring nagpapahiwatig na yari ito sa ka- 
hoy, anupat kinalupkupan ng dinalisay na ginto at 
magarbong pinalamutian ng kalupkop na mga panel 
ng garing. Sa nagmamasid, ang gayong trono ay 
magtitinging yari sa taganas na garing at ginto. Ma- 
tapos banggitin ang anim na baytang na patungo sa 
trono, nagpatuloy ang ulat: “Dalawang leon ang na- 
katayo sa tabi ng mga patungan ng braso. At labin- 
dalawang leon ang nakatayo roon sa anim na bay- 
tang sa panig na ito at sa panig na iyon.” (2Cr 9: 
17-19) Angkop na sagisag ang leon para sa nama- 


1346 


mahalang awtoridad. (Gen 49:9, 10; Apo 5:5) Wa- 
ring ang 12 leon ay katumbas ng 12 tribo ng Israel, 
anupat posibleng sumasagisag sa kanilang pagpa- 
pasakop at pagsuporta sa tagapamahalang nakaupo 
sa tronong ito. Sa paanuman ay nakakabit sa trono 
ang isang tuntungang ginto. Batay sa pagkakalara- 
wan dito, ang tronong ito na garing at ginto---sa 
matayog at nakukulandungang posisyon nito na 
may mariringal na leon sa harap--ay nakahihigit 
sa alinmang trono noong yugtong iyon ng panahon, 
yaon mang natuklasan ng mga arkeologo, ipinakita 
sa mga bantayog, o inilarawan sa mga inskripsiyon. 
Gaya ng makatotohanang obserbasyon ng manana- 
laysay: “Walang ibang kaharian ang gumawa ng 
anumang katulad nito. ”---2Cr 9:19. 

Makasagisag na Paggamit. Sa makasagisag 
na paraan, ang “trono” ay tumutukoy sa isang sen- 
tro ng namamahalang awtoridad (1Ha 2:12, 16:11) 
o sa mismong awtoridad at soberanya ng hari (Gen 
41:40, 1Cr 17:14; Aw 89:44): sa isang nagpupunong 
pamahalaan o administrasyon ng hari (2Sa 14:9): sa 
kontrol ng soberanya sa isang teritoryo (2Sa 3:10); 
at sa isang marangal na posisyon (1Sa 2:7, 8: 2Ha 
25:28). 


Ano ang “trono ni Jehova”? 


Si Jehova, na kahit sa “langit ng mga langit” ay 
hindi magkakasya, ay hindi kailangang umupo sa 
isang literal na trono o silya. (1Ha 8:27) Gayunman, 
ang kaniyang maharlikang awtoridad at soberanya 
ay inilalarawan niya sa pamamagitan ng isang tro- 
no. Nagkapribilehiyo ang ilan sa mga lingkod ng 
Diyos na makakita ng isang pangitain ng kaniyang 
trono. (1Ha 22:19: Isa 6:1, Eze 1:26-28: Dan 7:9: Apo 
4:1-3) Inilalarawan ng Mga Awit ang trono ni Jeho- 
va, ang kaniyang karingalan o kapangyarihan, ang 
kaniyang posisyon bilang Kataas-taasang Hukom, 
bilang nakatatag sa katuwiran at katarungan “mula 
pa noong sinaunang panahon.”--Aw 89:14: 93:2: 
97:2. 

Sa kaniyang pakikitungo sa mga anak ni Israel, 
pinaabot ni Jehova sa lupa ang Kaniyang trono sa 
isang paraang makasagisag at espesipiko. Yamang 
ang mamamahala noon sa Israel ay “isang hari na 
pipiliin ni Jehova na iyong Diyos,” at mamamahala 
ito sa bayan ni Jehova sa pangalan ni Jehova at ayon 
sa kautusan ni Jehova, ang trono nito sa totoo ay 
“trono ni Jehova. ”---Deu 17:14-18, 1Cr 29:23. 

Bukod sa pagiging hari ni Jehova sa pamamagitan 
ng maharlikang linya ni Juda, lumuklok din si Jeho- 
va sa Israel sa iba pang diwa. Gaya nga ng sinabi ni 
Jeremias: “Naroon ang maluwalhating trono sa kai- 
taasan mula nang pasimula, iyon ang dako ng ating 
santuwaryo.” (Jer 17:12) Si Jehova ay inilarawang 


1347 


“nakaupo sa mga kerubin” na nasa ibabaw ng pana- 
kip na pampalubag-loob ng kaban ng patotoo sa 
santuwaryo. (Exo 25:22, 1Sa 4:4) Noon, isang ulap, 
na ayon sa ulat ay pinagmumulan ng isang makahi- 
malang liwanag na tinawag na Shekhi:nah' ng mas 
huling mga Judiong manunulat, ang nagsilbing sa- 
gisag ng presensiya ng Diyos. (Lev 16:2) Bagaman 
inihula ni Jeremias na wala na ang kaban ng tipan 
kapag ang Israel ay naisauli na mula sa Babilonya, 
hindi ito nangangahulugan na ayaw nang lumuklok 
ni Jehova sa kaniyang sentro ng pagsamba. Gaya ng 
Kaniyang sinabi: “Sa panahong iyon ay tatawagin 
nilang trono ni Jehova ang Jerusalem.” (Jer 3:16, 17) 
Kasuwato nito ang mga hula ni Ezekiel ng pagsasa- 
uli, sapagkat sa kaniyang pangitain ng templo ni Je- 
hova, na doo'y walang nakitang kaban ng tipan, ay 
sinabi sa kaniya: “Anak ng tao, [ang templong] ito 
ang dako ng aking trono."---Eze 43:7. 

Ipinakipagtipan ni Jehova na ang trono ng binhi 
ni David ay “magiging isa na mamamalagi hang- 
gang sa panahong walang takda.” (1Cr 17:11-14) 
Nang ipatalastas ng anghel na si Gabriel ang katu- 
paran ng pangakong ito, sinabi niya kay Maria: “Ibi- 
bigay [kay Jesus] ng Diyos na Jehova ang trono ni 
David na kaniyang ama, at siya ay mamamahala bi- 
lang hari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, 
at hindi magkakaroon ng wakas ang kaniyang kaha- 
rian.” (Luc 1:32, 33) Hindi lamang magmamana si 
Jesus ng pamumuno sa lupa, siya ay makikibahagi 
rin sa trono ni Jehova, na isang pansansinukob na 
trono. (Apo 3:21: Isa 66:1) Sa kabilang panig naman, 
nangako si Jesus na ibabahagi niya ang kaniyang 
trono ng makaharing awtoridad sa lahat niyaong, 
tulad ng kaniyang tapat na mga apostol, kabilang sa 
bagong tipan kasama ng kaniyang Ama at makapa- 
nanaig sa sanlibutan gaya ni Jesus. Kaya ipagkaka- 
loob sa kanila na umupo sa mga trono kasama ni Je- 
sus.--Mat 19:28, Luc 22:20, 28-30, Apo 3:21. 

Kasuwato ng hula ni Jehova, sa pamamagitan ni 
Zacarias, na ang lalaking nagngangalang “Sibol,” 
ang tagapagtayo ng panghinaharap na templo para 
kay Jehova, “ay magiging isang saserdote sa kani- 
yang trono,” itinala ni Pablo may kinalaman kay Je- 
sus: “Tayo ay may ganitong mataas na saserdote [na 
gaya ni Melquisedec, isang haring-saserdote], at 
siya ay umupo sa kanan ng trono ng Karingalan sa 
langit.” (Zac 6:11-13, Heb 8:1) Bukod kay Kristo Je- 
sus, ang buong espirituwal na bahay o santuwaryo 
ng Diyos, ang tapat na kongregasyong Kristiyano, 
ay nakita ni Juan na nakaluklok sa trono bilang mga 
haring-saserdote na mamamahala sa loob ng isang 
libong taon.---Apo 20:4, 6; 1Pe 2:5. 

Gaya ng inihula sa Awit 45:6, at ikinapit ni Pablo 
sa Hebreo 1:8, ang trono ni Jesus, ang kaniyang ka- 
tungkulan o awtoridad bilang soberano, ay nagmu- 
mula kay Jehova: “Ang Diyos ang iyong trono mag- 


TRUMPETA 


pakailanman.' Sa kabilang dako naman, ang Diyablo 
rin ay naglaan ng saligan o awtoridad upang maka- 
pamahala ang kaniyang mga organisasyon, gaya ng 
idiniriin sa Apocalipsis 13:1, 2, may kinalaman sa 
‘mabangis na hayop na umahon mula sa dagat: 
"Ibinigay ng dragon sa hayop ang kaniyang kapang- 
yarihan at ang kaniyang trono at dakilang awtori- 
dad.” Nang ialok ni Satanas kay Jesu-Kristo ang ka- 
pangyarihan at awtoridad na katulad nito, sinabi ni 
Satanas kung ano ang nais niyang maging kapalit 
nito: “Kung gagawa ka ng isang gawang pagsamba 
sa harap ko ay magiging iyong lahat ito.” (Luc 4:5-7) 
Kaayon nito, tiyak na ang pagkakaloob ng trono 
o awtoridad sa “mabangis na hayop” ay sa kundis- 
yong maglilingkod ito kay Satanas. 

Nang tinatalakay ni Pablo ang posisyon ni Jesus 
bilang Dalubhasang Manggagawa ng Diyos, binang- 
git niya na sa pamamagitan ni Kristo ang “mga 
trono” ay nilalang. Waring ang terminong ito ay 
tumutukoy sa mga posisyon na may opisyal na aw- 
toridad, kapuwa nakikita at di-nakikita, sa loob ng 
administratibong kaayusan ng Diyos.---Col 1:16. 


TRUMPETA. [Isang panugtog na hinihipan at 
binubuo ng isang bokilya, isang mahabang metal na 
tubo, at dulo na hugis-imbudo. 

Sa ilang, bago lumikas ng kampo ang Israel sa ka- 
una-unahang pagkakataon, inutusan ni Jehova si 
Moises na gumawa ng “dalawang trumpetang pilak 
...na yari sa gawang pinukpok.” (Bil 10:2) Bagaman 
wala nang ibinigay na ibang paglalarawan ng mga 
panugtog na ito, makikita sa mga baryang ginaga- 
mit noong panahon ng mga Macabeo at sa isang rel- 
yebe na nasa Arko ni Tito na ang mga trumpeta 
ay may haba na mga 45 hanggang 90 sentimetro 
(1.5 hanggang 3 piye), tuwid, at hugis-kampana ang 
dulo. Sinabi ni Josephus na ang ginawa ni Moises 
ay isang uri ng clarion na may “makitid na tubo, 
mataba nang kaunti kaysa sa isang plawta, may 
isang bokilya na sapat ang laki upang makaraan 
ang hangin at may dulong hugis-kampana na gaya 
ng sa mga trumpeta.” (Jewish Antiquities, III, 291 
[xii, 6]) Noong pasinayaan ang templo ni Solomon, 
120 trumpeta ang pinatunog.---2Cr 5:12. 

Tatlong hudyat ang inilalarawan, na ginagamitan 
ng dalawang paraan ng pagpapatunog: (1) Kapag 
parehong hinipan ang mga trumpeta, tinatawagan 
ang buong kapulungan ng Israel upang magtungo 
sa tolda ng kapisanan, (2) kapag isang trumpeta ang 
hinipan, ang tinatawagan lamang ay ang mga pinu- 
no na mga ulo ng libu-libo, at (3) ang paghihip ng 
pabagu-bagong tunog ay naghuhudyat ng paglikas 
ng kampo.--Bil 10:3-7. 

Iniutos din ni Jehova na kapag panahon ng dig- 
maan, ang mga trumpeta ay dapat na magpatunog 
ng “panawagan sa pakikipagdigma.” (Bil 10:9) Mula 


TSADE 


noon, ang saserdoteng sumasama sa hukbo ang gu- 
magawa nito. (Bil 31:6) Noong sinisikap ni Abias ng 
Juda na iwasan ang pakikipagdigma kay Jeroboam 
ng Israel, itinawag-pansin niya ang gayong “mga 
trumpetang panghudyat para sa pagpapatunog ng 
hudyat ng pagbabaka” bilang katiyakan mula sa 
Diyos na magtatagumpay ang Juda sa pakikipag- 
digma. Nang si Jeroboam ay magpumilit pa ring su- 
malakay, ang kaniyang mga hukbo ay natalo ng 
isang hukbong Judeano na lubhang napasigla ng 
'malakas na pagpapatunog ng mga saserdote sa 
mga trumpeta.'--2Cr 13:12-15. 

Kabilang sa mga panugtog sa templo ang mga 
trumpeta. (2Cr 5:11-13) Ang mga anak ni Aaron, na 
mga saserdote, ang tagapagpatunog ng mga trum- 
petang iyon. (Bil 10:8; 2Cr 29:26: Ezr 3:10, Ne 12:40, 
41) Kapag ang isang ulat ay bumabanggit sa trum- 
peta (sa Heb., chatsotserah') ngunit hindi naman 
malinaw na tinutukoy na ang mga saserdote ang 
nagpatunog nito, iyon ay isang okasyon na may 
pambansang kahalagahan anupat maaasahang na- 
roroon ang mga saserdote. Kung gayon, makatuwi- 
rang ipalagay na sila ang nagpapatunog sa mga 
trumpeta. (2Cr 15:14: 20:28, 23:13, ihambing ang 
1Cr 15:24 sa tal 28.) Ngunit posible rin na may iba't 
ibang uri ng trumpeta noon, at maaaring hindi mga 
saserdote ang may-ari ng ilan sa mga ito. 

Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga tagapakinig na 
huwag silang “hihihip ng trumpeta” (sa Gr., sal-pi'zo, 
nauugnay sa sal pigx, nangangahulugang “trumpe- 
ta”) upang itawag-pansin ang kanilang pagkaka- 
wanggawa gaya ng mga mapagpaimbabaw. (Mat 
6:2) Karaniwan nang ipinapalagay na ang paghihip 
ng trumpeta rito ay makasagisag, anupat nagbaba- 
bala si Jesus laban sa pagpapasikat kapag nagbibi- 
gay ng mga kaloob ng awa. 


TSADE [X: pinal, Y]. Ang ika-18 titik ng alpa- 
betong Hebreo. Isa ito sa limang titik Hebreo na 
may ibang anyo kapag ginagamit bilang huling titik 
ng isang salita. Mayroon itong mariing sumasagit- 
sit na tunog na kahawig ng tunog ng Ingles na '"ts.” 
Sa Hebreo, lumilitaw ito bilang ang unang titik sa 
bawat isa sa walong talata sa Awit 119: 137-144. 


TSISMIS, PANINIRANG-PURI. Ang tsis- 
mis ay walang-saysay na usapan tungkol sa buhay 
ng ibang tao: walang-batayang usap-usapan. Ang 
paninirang-puri naman ay pagsasabi ng kasinunga- 
lingan tungkol sa iba, karaniwa'y taglay ang masa- 
mang hangarin, bibigan man o nasusulat. 

Hindi lahat ng tsismis ay masama o mapaminsa- 
la, bagaman posibleng magkagayon. Kung minsan, 
maaaring ito'y tungkol sa kapuri-puring mga bagay 
hinggil sa isang tao o mga tao, o maaaring ito'y pag- 
lalahad lamang ng mga bagay na hindi naman ma- 


1348 


halaga o nakasasakit tungkol sa iba, udyok ng inte- 
res sa ibang tao. Ngunit madali itong mauwi sa 
usapang nakasasakit o maaaring pagmulan ng gulo, 
sapagkat ang tsismis ay walang-saysay na usapan. 
Nagpapayo ang Kasulatan laban sa walang-saysay 
na pananalita, anupat itinatawag-pansin nito na ang 
dila ay mahirap paamuin at na ito'y “bumubuo ng 
isang sanlibutan ng kalikuan sa gitna ng ating mga 
sangkap, sapagkat binabatikan nito ang buong kata- 
wan at sinisilaban ang gulong ng likas na buhay.” 
Higit pang idiniin ng manunulat ng Bibliya ang pa- 
giging mapaminsala nito nang siya'y magpatuloy, 
“at ito ay sinisilaban ng Gehenna.” (San 3:6) Mara- 
ming ulit na idiniriin ang panganib ng walang-taros 
at walang-saysay na usapan. Ang gayong panana- 
lita ay kaugnay ng kahangalan o kamangmangan 
(Kaw 15:2): ito ay silo at maaaring ikapahamak ni- 
yaong nagsalita. (Kaw 13:3, 18:7) “Dahil sa karami- 
han ng mga salita ay hindi magkukulang ng pagsa- 
lansang,” ang sabi ng kawikaan, at ipinapayo nito na 
ang isa na sumusupil sa kaniyang mga labi ay ku- 
mikilos nang maingat. (Kaw 10:19) Ang kawikaang 
“Siyang nag-iingat ng kaniyang bibig at ng ka- 
niyang dila ay nag-iingat ng kaniyang kaluluwa 
mula sa mga kabagabagan” ay nagbababala laban 
sa di-pinag-iisipan, walang-ingat, o walang-saysay 
na pagsasalita.--Kaw 21:23. 

“Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang 
bibig,” sabi ni Jesu-Kristo. (Mat 12:34) Kaya naman 
ang madalas na ikinukuwento ng isa ay indikasyon 
ng kung saan nakatuon ang kaniyang puso. Hinihi- 
mok tayo ng Kasulatan na ingatan ang ating puso 
at na mag-isip at magsalita tungkol sa mga ba- 
gay na totoo, seryoso, matuwid, malinis, kaibig-ibig, 
may mabuting ulat, may kagalingan, at kapuri-puri. 
(Kaw 4:23, Fil 4:8) Sinabi ni Jesu-Kristo, “Ang luma- 
labas sa kaniyang bibig ang nagpaparungis sa isang 
tao,” at pagkatapos ay binanggit niya ang “mga ba- 
lakyot na pangangatuwiran” at “mga bulaang pato- 
too” bilang kasama sa mga bagay na lumalabas sa 
bibig ngunit sa katunayan ay mula sa puso.---Mat 
15:11, 19. 

Ang tsismis ay maaaring humantong sa pani- 
nirang-puri, na ikinapapahamak naman ng nani- 
nirang-puri. Kitang-kita ang karunungan ng mga 
salita sa Eclesiastes 10:12-14: “Ang mga labi ng ha- 
ngal ay lumalamon sa kaniya. Ang pasimula ng 
mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan, at 
ang huling wakas ng kaniyang bibig ay kapaha- 
pahamak na kabaliwan. At ang mangmang ay nag- 
sasabi ng maraming salita.” 

Ang tsismis ay usapan na nagsisiwalat ng mga 
bagay tungkol sa mga gawain at pinagkakaabalahan 
ng ibang tao. Ito'y maaaring walang-saligang usap- 
usapan, baka kasinungalingan pa nga, at bagaman 
maaaring di-alam ng nagtsitsismis na hindi totoo 


1349 


ang bagay na pinag-uusapan, ipinagsasabi pa rin 
niya iyon, sa gayon ay nagkakalat siya ng kasinu- 
ngalingan. Maaaring mga kapintasan at mga pag- 
kakamali ng isang tao ang ipinagsasabi ng nag- 
tsitsismis. Ngunit kahit totoo ang mga bagay na 
ipinagsasabi niya, mali pa rin siya at ipinakikita 
nito na wala siyang pag-ibig. Sinasabi ng kawikaan: 
“Ang nagtatakip ng pagsalansang ay naghahangad 
ng pag-ibig, at siyang salita nang salita tungkol sa 
isang bagay ay naghihiwalay niyaong malalapit sa 
isa't isa.”--Kaw 17:9. 

Ang apostol na si Pablo ay nagbigay ng matinding 
payo sa tagapangasiwang si Timoteo tungkol sa 
paggawi ng mga nakababatang babaing balo na wa- 
lang sambahayang inaasikaso at hindi nagpapakaa- 
bala sa paglilingkod sa iba. Sinabi niya: “Natututo rin 
sila na maging walang pinagkakaabalahan, nagpa- 
palipat-lipat sa mga bahay, oo, hindi lamang walang 
pinagkakaabalahan, kundi mga tsismosa rin naman 
at mga mapanghimasok sa buhay-buhay ng ibang 
tao, na nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat.” 
(1Ti 5:13) Ang gumagawi nang gayon ay kumikilos 
nang walang-kaayusan. Tinukoy rin ni Pablo ang 
ilan sa kongregasyon sa Tesalonica na “lumalakad 
nang walang kaayusan sa gitna ninyo, na walang 
anumang ginagawa kundi nanghihimasok sa mga 
bagay na walang kinalaman sa kanila.” (2Te 3:11) 
Binanggit ng apostol na si Pedro ang “isang mapaki- 
alam sa mga bagay-bagay ng ibang tao” kasama ng 
napakasasamang tao--mga mamamaslang, mag- 
nanakaw, at manggagawa ng kasamaan.---1Pe 4:15. 

Sa kabilang dako, hindi maituturing na tsismis 
o paninirang-puri, at hindi rin mali, na ipagbigay- 
alam ang mga kalagayang nakaaapekto sa isang 
kongregasyon doon sa mga may awtoridad at may 
pananagutang mangasiwa at magtuwid ng mga 
bagay-bagay. Makikita ito sa rekord ng Kasulatan 
tungkol sa kongregasyong Kristiyano sa sinaunang 
Corinto. Doon, ang mga di-pagkakasundo at pag- 
uukol ng di-nararapat na karangalan sa mga tao ay 
lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at sumisira sa 
pagkakaisa ng kongregasyon. Ang mga bagay na ito 
ay batid ng ilang miyembro ng sambahayan ng 
isang nagngangalang Cloe at nabahala sila sa espi- 
rituwal na kapakanan ng kongregasyon, anupat ibi- 
nunyag nila ito sa apostol na si Pablo, na noon ay 
nasa Efeso. Agad naman siyang kumilos at sumulat 
upang payuhan at ituwid ang kongregasyon.---1Co 
1:11. 


Ano ang pagkakaiba ng tsismis 
at paninirang-puri? 


Bagaman ang tsismis, sa ilang kaso, ay maaaring 
hindi naman nakasasakit (ngunit maaari itong ma- 


TSISMIS, PANINIRANG-PURI 


ging paninirang-puri o mauwi rito), ang panini- 
rang-puri naman ay laging nakapipinsala at laging 
nagiging sanhi ng sama ng loob at pagtatalo. Maaa- 
ring may kasama itong masamang motibo o wala. 
Sa alinmang kaso, pinasasamâ ng maninirang-puri 
ang kaniyang katayuan sa harap ng Diyos, sapagkat 
ang ‘paghahasik ng mga pagtatalo sa gitna ng mag- 
kakapatid’ ay kabilang sa mga bagay na kinapopoo- 
tan ng Diyos. (Kaw 6:16-19) Ang salitang Grie- 
go para sa “maninirang-puri” o “tagapag-akusa” ay 
dia'bolos. Ginagamit din sa Bibliya ang salitang ito 
bilang isang titulo ni Satanas “na Diyablo,” ang pu- 
sakal na maninirang-puri sa Diyos. (Ju 8:44: Apo 12: 
9, 10: Gen 3:2-5) Ipinakikita nito kung sino ang pi- 
nagmumulan ng gayong mapanirang-puring aku- 
sasyon. 

Ang paninirang-puri ay isang katitisuran sa iba, 
lalo na sa isa na sinisiraang-puri. Ganito ang kautu- 
sang ibinigay ng Diyos sa Israel: “Huwag kang 
maglilibot sa iyong bayan upang manirang-puri. 
Huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapu- 
wa.” (Lev 19:16) Idiniriin dito ang kalubhaan ng 
paninirang-puri sa pamamagitan ng pagtatawag- 
pansin na sa ilang kaso, ang mga bulaang paratang 
ay maaaring aktuwal na humantong sa paglala- 
pat ng kamatayan. Sa maraming pagkakataon, ang 
mga bulaang saksi ay naging kasangkapan sa pag- 
kamatay ng mga taong walang-sala.--- 1Ha 21:8-13, 
Mat 26:59, 60. 

Kung minsan, may mga bagay na dapat ilihim, 
ngunit natutuwa ang maninirang-puri na isiwalat 
ang mga iyon sa iba na walang karapatang makaa- 
lam ng mga iyon. (Kaw 11:13) Nagdudulot ng kasi- 
yahan sa maninirang-puri ang pagsisiwalat ng mga 
bagay na nakagugulat. Mali rin ang isa na nakikinig 
sa paninirang-puri at pinipinsala niya ang kaniyang 
sarili. (Kaw 20:19, 26:22) Maaaring maudyukan ang 
isang tao na lumayo sa kaniyang mga kaibigan da- 
hil sa isang mapanirang-puring komento tungkol sa 
kanila ng isang maninirang-puri, at maaaring mag- 
bunga ito ng mga alitan at pagkakabaha-bahagi. 
--Kaw 16:28. 

Inihula ng Kasulatan na ang kapansin-pansing 
presensiya ng mga maninirang-puri ay magiging 
isa sa mga palatandaan ng “mga huling araw.” (2Ti 
3:1-3) Kung mayroong gayong mga tao, mga lalaki 
man o mga babae, sa gitna ng bayan ng Diyos, sila 
ay dapat sawayin at ituwid ng mga may panana- 
gutan sa kongregasyong Kristiyano. (1Ti 3:11, Tit 
2:1-5, 3Ju 9, 10) Ang paninirang-puri, bilang sanhi 
ng pagtatalo (Kaw 16:28), ay nagbubunga ng ilang 
“gawa ng laman” (gaya ng mga pagkapoot, mga 
pagtatalo, at mga pagkakabaha-bahagi) na magi- 
ging dahilan naman upang hindi magmana ng Ka- 
harian ng Diyos ang maninirang-puri at ang iba pa 


TSOHAR 


na naakay niya sa paggawa ng masama. (Gal 5:19- 
21) Bagaman maaaring tuso at mapanlinlang ang 
maninirang-puri, ang kaniyang kasamaan ay mala- 
lantad sa kongregasyon. (Kaw 26:20-26) Inilantad ni 
Jesus sa kaniyang mga apostol ang mapanirang- 
puring si Hudas (Ju 6:70) at pagkatapos ay pinaalis 
niya ito sa gitna nila. Ang nangyari pagkatapos 
nito ay humantong sa pagkapuksa ni Hudas.---Mat 
26:20-25: Ju 13:21-27, 17:12. 

Ang isang anyo ng paninirang-puri ay panlalait, 
anupat ang gumagawa nito ay dapat ihiwalay mula 
sa kongregasyong Kristiyano, sapagkat hinahatulan 
sa Kasulatan ang mga manlalait bilang di-karapat- 
dapat sa buhay. (1Co 5:11, 6:9, 10) Ang panini- 
rang-puri at panlalait ay kadalasang iniuugnay sa 
paghihimagsik laban sa Diyos o laban sa mga itina- 
laga at inatasang mangasiwa sa kongregasyon ng 
kaniyang bayan. Ang isang halimbawa nito ay si 
Kora at ang kaniyang mga kasamahan, na nagsalita 
nang may paninirang-puri laban kina Moises at 
Aaron bilang paghihimagsik laban sa kaayusan ng 
Diyos. (Bil 16:1-3, 12-14) Itinawag-pansin ni Ju- 
das ang mga mapaghimagsik na ito at ang kani- 
lang naging wakas nang babalaan niya ang mga 
Kristiyano laban sa mapang-abusong pananalita, 
pagbubulung-bulungan, pagrereklamo, at pagsasa- 


lita ng “mapagmalaking mga bagay."--Jud 10, 11, 
14-16. 

TSOHAR. Tingnan ang Arka Blg. 1. 
TUBAL. 


1. Isa sa pitong anak ni Japet.--Gen 10:2, 1Cr 
1:5. 

2. Isang bayan o isang lupain na kadalasang bi- 
nabanggit kasama ng Mesec, ang pangalan ng isa pa 
sa mga anak ni Japet. Ang Tubal, kasama ng Javan 
at Mesec, ay nakipagkalakalan sa Tiro, anupat nag- 
bili ng mga alipin at mga kagamitang tanso. (Eze 
27:13) Sa panambitan ni Ezekiel para sa Ehipto, ang 
Tubal ay kabilang sa mga “di-tuli”" na hihigang kasa- 
ma ng mga Ehipsiyo sa Sheol, dahil sa kakilabutang 
idinulot nila. (Eze 32:26, 27) Ang taong-bayan ng 
Tubal ay kabilang din sa mga nakikipagkaisa kay 
“Gog ng lupain ng Magog” na tinatawag na “ulong 
pinuno ng Mesec at Tubal” at na dumadaluhong 
mula sa “pinakamalalayong bahagi sa hilaga” sa 
isang mabangis na pagsalakay laban sa bayan ni Je- 
hova. (Eze 38:2, 3; 39:1, 2; tingnan ang G0G Blg. 2.) 
Sa isa pang hula, patiunang sinabi ni Jehova na 
magpapadala siya ng mga sugo upang maghayag 
ng kaniyang kaluwalhatian sa Tubal, Javan, at sa iba 
pang mga lupain.---Isa 66:19. 

Sa gayon, ang Tubal ay nasa dakong H ng Israel 
ngunit hindi napakalayo anupat hindi ito posibleng 
makipagkalakalan sa Tiro na nasa Fenicia. Itinutu- 


1350 


ring ng karamihan sa mga iskolar na ang pangalang 
ito ay tumutukoy sa mismong bayang Tabali na bi- 
nanggit sa mga inskripsiyong Asiryano, kung saan 
ang Tabali at Musku (maliwanag na ang Mesec) ay 
magkasamang binabanggit. (Ancient Near Eastern 
Texts, inedit ni J. Pritchard, 1974, p. 284) Pagkara- 
an ng ilang siglo, magkasama rin silang itinala 
ni Herodotus (II, 94) bilang ang Tibareni at ang 
Moschi. Salig sa bagay na ito, ang lupain ng Tubal 
(kahit man lamang noong panahong Asiryano) ay 
itinuturing na nasa dakong HS ng Cilicia sa sila- 
ngang Asia Minor. Ang pagkakaroon ng mga mina- 
han ng tanso sa rehiyong ito ay katugma ng ulat ng 
Bibliya. 


TUBAL-CAIN. Anak ni Lamec sa ikalawang 
asawa niya na si Zila, samakatuwid, isang inapo ni 
Cain at kapatid sa ama nina Jabal at Jubal. Mayro- 
on siyang kapatid na babae na nagngangalang Na- 
ama. (Gen 4:17-22) Si Tubal-cain “ang panday ng 
bawat uri ng kasangkapang tanso at bakal,” na ma- 
aaring mangahulugang siya ang umimbento ng 
gayong mga kasangkapan o na siya ang nagpa- 
simula o naging prominente sa hanapbuhay na 
iyon. 


TUBIG. Ang likido na siyang pangunahing 
sangkap ng lahat ng bagay na nabubuhay. Si Jeho- 
va ang Bukal ng likidong ito (Apo 14:7) na napaka- 
halaga sa buhay ng tao, mga hayop, at mga pana- 
nim sa lupa. (Exo 17:2, 3, Job 8:11: 14:7-9, Aw 
105:29: Isa 1:30) Siya ang naglalaan nito at may ka- 
kayahan siyang kontrolin ito. (Exo 14:21-29, Job 
5:10, 26:8; 28:25, 37:10, Aw 107:35) Binigyan ng 
Diyos ng panustos na tubig ang mga Israelita, sa 
makahimalang paraan pa nga kung kinakailangan 
(Exo 17:1-7: Ne 9:15, 20; Aw 78:16, 20; Isa 35:6, 7: 
43:20, 48:21); binigyan niya sila ng isang lupaing 
sagana sa tubig (Deu 8:7): at nangako siyang pag- 
papalain niya ang kanilang suplay ng tubig hang- 
ga't sumusunod sila sa kaniya (Exo 23:25). 

Si Jehova ang unang dumilig sa lupa sa pamama- 
gitan ng isang manipis na ulap na pumapailanlang 
mula sa lupa, at nagtatag siya ng mga batas na 
umuugit sa pagsingaw ng tubig at sa pagbuhos nito 
bilang ulan. (Gen 2:5, 6; Job 36:27, Am 5:8; tingnan 
ang SINGAW, MANIPIS NA ULAP: ULAN, ULAP.) Noong 
ikalawang araw ng paglalang, gumawa ang Diyos 
ng isang kalawakan, nalikha ito nang magpailan- 
lang siya sa ibabaw ng globo ng napakaraming tu- 
big samantalang pinanatili naman niya sa lupa ang 
ibang tubig. Walang alinlangan na ang tubig sa iba- 
baw ng kalawakang ito ang pinanggalingan ng tu- 
big na nang maglaon ay ginamit sa pagpuksa sa 
mga balakyot noong Baha ng mga araw ni Noe. 
--Gen 1:6-8, 7:11, 17-24: Isa 54:9. 


1351 


Ipinagbawal ng Kautusang ibinigay sa Bundok Si- 
nai ang paggawa ng mga imahen ng mga bagay na 
“nasa tubig sa ilalim ng lupa,” lumilitaw na tumutu- 
koy sa mga nilalang na nasa mga katubigan ng 
lupa, na mas mabababa kaysa sa kapantayan ng ka- 
tihan. Kabilang dito ang mga ilog, mga lawa, mga 
dagat, at mga tubig na nasa ilalim ng lupa.---Exo 
20:4: Deu 4:15-18, 5:8. 

Makatalinghaga at Makasagisag na mga Pag- 
gamit. Sa Kasulatan, maraming makatalinghaga 
at makasagisag na mga pagtukoy sa tubig. Ang 
mga tao, lalo na ang maliligalig na karamihang 
hiwalay sa Diyos, ay isinasagisag ng tubig. Da- 
hil sa kaniyang pambuong-daigdig na pamumuno, 
ang Babilonyang Dakila ay sinasabing nakaupo “sa 
maraming tubig.” Sa pangitain ni Juan tungkol sa 
dakilang patutot, ipinaliwanag na ang mga tubig na 
ito ay “nangangahulugan ng mga bayan at mga pu- 
lutong at mga bansa at mga wika.”--Apo 17:1, 15; 
ihambing ang Isa 57:20. 

Dahil sa kapangyarihan ng tubig bilang pamuksa 
o pangwasak (anupat maaari itong makalunod, ma- 
katangay ng mga bagay-bagay, o makagawa ng iba 
pang katulad na mga epekto), madalas itong gami- 
tin bilang sagisag ng mapamuksa o mapangwasak 
na puwersa. (Aw 69:1, 2, 14, 15: 144:7, 8) Sa Jere- 
mias 47:2, ginagamit ito upang tumukoy sa isang 
hukbong militar. 

Sa tabernakulo noon, ang tubig ay ginamit para 
sa kalinisan kapuwa sa pisikal at sa makasagisag na 
mga paraan. Noong italaga ang pagkasaserdote, hi- 
nugasan ng tubig ang mga saserdote, at sa makasa- 
gisag na paraan naman, ang mga Levita ay winisi- 
kan ng “tubig na naglilinis ng kasalanan.” (Exo 29:4: 
Bil 8:6, 7) Bago sila maglingkod sa santuwaryo ni Je- 
hova at bago sila lumapit sa altar ng handog na si- 
nusunog, ang mga saserdote ay naghuhugas. (Exo 
40:30-32) Ginamit din ang tubig sa paghuhugas ng 
mga hain (Lev 1:9) at sa mga seremonyal na pagpa- 
padalisay. (Lev 14:5-9, 50-52: 15:4-27: 17:15: Bil 
19:1-22: tingnan ang MALINIS, KALINISAN.) Sa kaso 
ng paninibugho, kung saan ang asawang babae ay 
pinaghihinalaang nangalunya, maliwanag na ang 
“banal na tubig” na ipinaiinom sa babae ay dalisay 
at sariwang tubig na nilagyan ng alabok na mula sa 
tabernakulo.---Bil 5:17-24. 

Tubig na nagbibigay-buhay. Si Jehova ang 
“bukal ng tubig na buhay.” Sa kaniya lamang, sa pa- 
mamagitan ng kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, ang 
Punong Ahente ng buhay, maaaring tumanggap 
ng buhay na walang hanggan ang mga tao. (Jer 
2:13, Ju 17:1, 3) Sa isang babaing Samaritana na 
nasa tabi ng balon malapit sa Sicar, sinabi ni Jesus 
na ang tubig na ibibigay niya ay magiging “bu- 
kal ng tubig sa [tatanggap nito] na bumabalong 


TUBIG 


upang magbigay ng buhay na walang hanggan.” 
—Ju 4:7-15. 

Iniulat ng apostol na si Juan ang kaniyang pangi- 
tain tungkol sa “isang bagong langit at isang bagong 
lupa” kung saan nakita niyang umaagos mula sa 
trono ng Diyos ang “isang ilog ng tubig ng buhay.” 
Sa magkabilang panig ng ilog na ito ay may mga 
punungkahoy na nagluluwal ng bunga, anupat ang 
mga dahon ng mga punungkahoy ay ginagamit 
para sa pagpapagaling sa mga bansa. (Apo 21:1, 
22:1, 2) Nang matapos ang bahaging ito ng pangita- 
in, sinabi ni Jesus kay Juan kung bakit niya isinugo 
ang kaniyang anghel taglay ang pangitaing iyon. 
Pagkatapos ay narinig ni Juan ang ganitong kapaha- 
yagan: “At ang espiritu at ang kasintahang babae ay 
patuloy na nagsasabi: “Halika!” At ang sinumang na- 
kikinig ay magsabi: “Halika!” At ang sinumang nau- 
uhaw ay pumarito, ang sinumang nagnanais ay ku- 
muha ng tubig ng buhay nang walang bayad.” 
Maliwanag na ipaaabot ng mga lingkod ng Diyos 
ang paanyayang ito upang ang mga nauuhaw ay 
magsimulang uminom ng mga paglalaan ng Diyos 
para sa pagtatamo ng walang-hanggang buhay sa 
pamamagitan ng Kordero ng Diyos. (Ju 1:29) Maka- 
kakuha na sila ngayon mula sa tubig ng buhay na 
ito. Ipaaabot ang paanyaya sa lahat ng posibleng 
maparatingan nito, hindi upang magtamo ng pinan- 
siyal na pakinabang sa pagtitinda ng tubig na ito, 
kundi upang ibigay ito nang walang bayad sa lahat 
ng nagnanais nito.---Apo 22:17. 

Bago mamatay at buhaying-muli si Jesus, nagsa- 
lita siya tungkol sa kaniyang mga tagasunod na ta- 
tanggap ng banal na espiritu, pasimula sa Pentecos- 
tes 33 C.E., anupat sinabi niya na mula sa kanilang 
mga kaloob-loobang bahagi ay “aagos ang mga da- 
loy ng tubig na buhay.” (Ju 7:37-39) Ang ulat sa 
Kristiyanong Griegong Kasulatan ay naglalaan ng 
saganang katibayan na, udyok ng nagpapakilos na 
puwersa ng espiritu ng Diyos, ang mga apostol at 
mga alagad ay nakagawa ng kamangha-manghang 
mga bagay sa pagdadala ng nagbibigay-buhay na 
tubig sa ibang mga tao, pasimula sa Jerusalem at 
hanggang sa buong daigdig na kilala noon. 

Pag-aalaga sa salitang itinanim. Nang su- 
mulat ang apostol na si Pablo sa kongregasyon sa 
Corinto, gumamit siya ng isang naiibang paglalara- 
wan kung saan inihalintulad niya ang gawain ng 
ministrong Kristiyano sa gawain ng isang magsa- 
saka, na nagtatanim muna ng binhi, nagdidilig nito 
at nagbubungkal nito, pagkatapos ay naghihintay 
na palakihin at palaguin ng Diyos ang pananim. Si 
Pablo ang nagdala ng mabuting balita ng Kaharian 
sa mga taga-Corinto, anupat siya ang nagtanim 
ng binhi sa “bukid” ng Corinto. Pagkatapos, du- 
mating si Apolos at sa pamamagitan ng kaniyang 


TUBIG, PINTUANG-DAAN NG 


karagdagang pagtuturo ay inalagaan at binungkal 
niya ang binhing inihasik, ngunit ang Diyos, sa pa- 
mamagitan ng Kaniyang espiritu, ang nagpalago 
nito. Ginamit ni Pablo ang ilustrasyong ito upang 
idiin ang bagay na walang indibiduwal na tao ang 
mahalaga sa ganang sarili nito, kundi ang lahat ay 
mga ministro, na nagtutulungan bilang mga mang- 
gagawa ng Diyos. Ang Diyos ang Isa na mahalaga, 
at pinagpapala niya ang gayong walang pag-iimbot 
at nagkakaisang paggawa.---1Co 3:5-9. 

Ang salita ng Diyos na katotohanan. Ang 
salita ng Diyos na katotohanan ay inihahalintulad 
sa tubig na nakalilinis. Ang kongregasyong Kristi- 
yano ay malinis sa paningin ng Diyos, tulad ng 
isang malinis na kasintahang babae para kay Kris- 
to, na siyang naglinis dito “sa paghuhugas ng tubig 
sa pamamagitan ng salita.” (Efe 5:25-27) Sa ganito 
ring diwa, nagsalita si Pablo sa kaniyang mga ka- 
puwa Kristiyano na may pag-asa na maging mga 
katulong na saserdote ni Kristo sa langit. Bilang 
pagtukoy sa tabernakulo at sa kahilingan sa mga 
saserdote na maghugas sa tubig bago sila pumasok 
sa santuwaryo upang maglingkod, sinabi niya: “Ya- 
mang mayroon tayong isang dakilang saserdote [si 
Jesu-Kristo] sa bahay ng Diyos, lumapit tayo na 
may tapat na mga puso sa lubos na katiyakan ng 
pananampalataya, na... ang ating mga katawan 
ay napaliguan na ng malinis na tubig.” (Heb 10:21, 
22) Kalakip sa paglilinis na ito hindi lamang ang ka- 
alaman sa salita ng Diyos kundi gayundin ang pag- 
kakapit nito sa kanilang pang-araw-araw na bu- 
hay. 

Ang tubig ng bautismo. [pinaliwanag ni Je- 
sus kay Nicodemo: “Malibang maipanganak ang isa 
mula sa tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa 
kaharian ng Diyos.” (Ju 3:5) Lumilitaw na ang tinu- 
tukoy ni Jesus ay ang tubig ng bautismo, kapag pi- 
nagsisihan ng isang tao ang kaniyang mga kasala- 
nan at tumalikod mula sa kaniyang dating landasin 
sa buhay, anupat inihaharap ang kaniyang sarili sa 
Diyos sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni 
Jesu-Kristo.--Ihambing ang Efe 4:4, 5, kung saan 
may binabanggit na “isang bautismo.” 

Nang maglaon ay sumulat ang apostol na si Juan: 
“Siya ito na dumating sa pamamagitan ng tubig at 
dugo, si Jesu-Kristo . . . Sapagkat may tatlong taga- 
pagpatotoo, ang espiritu at ang tubig at ang dugo, at 
ang tatlo ay magkakasuwato.” (1Ju 5:5-8) Nang du- 
mating si Jesus “sa sanlibutan,” samakatuwid nga, 
nang pasimulan niya ang kaniyang landasin ng 
pagmiministeryo at pagsasakripisyo bilang ang Me- 
siyas ng Diyos, pumaroon siya kay Juan na Taga- 
pagbautismo upang mailubog siya sa tubig (hindi 
bilang pagsisisi sa mga kasalanan, kundi bilang 


1352 


paghaharap ng kaniyang sarili sa Diyos, upang isa- 
gawa ang kalooban ng Diyos para sa kaniya). (Heb 
10:5-7) Pagkatapos nito, bumaba sa kaniya ang es- 
piritu ng Diyos, isang patotoo na siya ang Anak ng 
Diyos at ang Mesiyas. (Luc 3:21, 22) Ang tubig na 
ito ng kaniyang bautismo ay kasuwato ng dugo ng 
kaniyang hain at ng espiritu ng Diyos na pawang 
may-pagkakaisang nagpapatotoo sa dakilang kato- 
tohanang ito tungkol sa Mesiyas. 

Iba pang makasagisag na mga paggamit. 
Sinabi ni David may kinalaman sa mga balakyot: 
“Malusaw nawa sila na parang nasa tubig na umaa- 
gos.” (Aw 58:7) Maaaring ang mga agusang libis na 
pangkaraniwan sa Palestina ang nasa isip ni David, 
palibhasa'y marami sa mga ito ang umaapaw at na- 
giging mapanganib kapag may dumaragsang baha. 
Ngunit mabilis namang umaagos at humuhupa ang 
tubig, anupat naiiwang tuyo ang libis. 

Noong sinasalakay ng mga Israelita ang lunsod ng 
Ai, nagpadala sila ng isang maliit na hukbo na nang 
maglaon ay natalo. Ikinasira ito ng loob ng mga Is- 
raelita, sapagkat sinasabi ng ulat na ang puso ng ba- 
yan ng Israel ay “nagsimulang matunaw at naging 
gaya ng tubig,” anupat nangangahulugang nadama 
nila na sa paanuman ay nayamot sa kanila si Jeho- 
va at hindi na niya sila tinutulungan. Lubhang na- 
bagabag si Josue, maliwanag na dahil ang Israel, 
ang hukbo ni Jehova, ay tumakas dahil sa takot 
mula sa harap ng kanilang mga kaaway, anupat 
nagdulot ng kadustaan sa pangalan ni Jehova.---Jos 
7:5-9. 


TUBIG, PINTUANG-DAAN NG. 
ang PINTUANG-DAAN. 


TUHOD, PAGLUHOD. Ang kasukasuang ito 
sa binti ay mahalaga bilang suporta ng katawan. 
Kaya naman, ang nangangatog o nanghihinang 
mga tuhod ay lumalarawan sa panghihina, at ang 
nag-uumpugang mga tuhod naman, sa takot.---Job 
4:4: Aw 109:24: Isa 35:3, Dan 5:6, Heb 12:12. 

Lahat maliban sa 300 sa 10,000 tauhan ni Gideon 
ay nagluhod ng kanilang mga tuhod upang umi- 
nom, anupat lumilitaw na isinubsob nila sa tubig 
ang kanilang mga mukha. Sa ganitong posisyon ay 
hindi sila maaaring maging alisto o nakahanda sa- 
kaling biglaan silang salakayin. Mas ikinabahala pa 
nila ang pagpawi sa kanilang uhaw kaysa sa usaping 
kinakaharap nila. Sa kabilang dako naman, ang 300 
ay nanatiling nakatayo, sumasalok ng tubig at hini- 
himod ito mula sa kanilang mga kamay, anupat na- 
ging alisto, mapagbantay, handa. Sa gayon ay pina- 
alis ang 9,700 na mga pabaya.--Huk 7:3, 5-8. 

Sa makasagisag na paraan, ang isang bata na si- 
nasabing “ipinanganak sa mga tuhod’ ng isang tao 
bukod sa ina nito, at sa gayon ay nagtatamasa ng 


Tingnan 


1353 


pabor at pangangalaga ng isang iyon, ay kinikilala 
bilang anak, o inapo, ng taong iyon, kung paanong 
ang anak ni Bilha ay itinuring na anak ni Raquel. 
--Gen 30:3-6, ihambing ang Gen 50:23. 

Nangako si Jehova sa kaniyang bayan ng pagsa- 
sauli at inihalintulad niya sila sa mga anak ng 
Sion, o Jerusalem, na 'hahaplusin sa ibabaw ng 
mga tuhod,” samakatuwid nga, aalagaang mabuti at 
ibabalik sa isang sinang-ayunang kalagayan.---Isa 
66:12, 13. 

Pagluhod. Posibleng iisa ang salitang-ugat ng 
salitang Hebreo para sa “lumuhod” (ba:-rakh') at ni- 
yaong para sa “pagpapala,” anupat maaaring nag- 
papahiwatig na kung minsan ay ipinagkakaloob sa 
mga tao ang mga pagpapala habang nakaluhod 
sila. 

Habang namamanhik. Maaaring lumuhod ang 
isang tao bilang pagpapakita ng paggalang o pama- 
manhik, gaya noong lumuhod sa harap ni Elias ang 
isang “pinuno ng lima-limampu” na kumakatawan 
kay Haring Ahazias upang makiusap na siya at ya- 
ong mga lalaking kasama niya ay huwag patayin. 
(2Ha 1:13, 14) Nakaluhod noon ang isang ketongin 
nang mamanhik ito kay Jesus na gawin siyang ma- 
linis.--Mar 1:40-42: gayundin ang 10:17-22. 

Kapag nananalangin. Kadalasan ay lumulu- 
hod ang mga tunay na mananamba kapag nanana- 
langin sila sa Diyos, yamang angkop na ipinakikita 
ng ganitong posisyon ang kanilang pagpapakumba- 
ba. (Ezr 9:5: Gaw 9:36, 40, 21:3-6) Lumuhod si So- 
lomon sa harap ng kongregasyon ng Israel nang 
manalangin siya noong ialay ang templo. (2Cr 6:13) 
Sa kabila ng isang maharlikang batas na nag-uutos 
na sa loob ng 30 araw ay kay Haring Dario lamang 
dapat magsumamo, lumuhod si Daniel nang tatlong 
ulit sa isang araw upang manalangin kay Jehova, 
anupat ginawa niya iyon habang ang mga bintana 
ng kaniyang silid-bubungan ay nakabukas sa da- 
kong Jerusalem. (Dan 6:6-11) Si Jesu-Kristo mismo 
ay nagpakita ng halimbawa ng pagluhod kapag na- 
nanalangin kay Jehova. Sa hardin ng Getsemani, 
noong gabing ipagkanulo siya, iiniluhod ni Jesus 
ang kaniyang mga tuhod at nagsimula siyang ma- 
nalangin.'--Luc 22:41. 

Ang mga nagsasagawa ng huwad na relihiyon ay 
lumuluhod sa harap ng mga idolo ng kanilang mga 
diyos. Ngunit noong mga araw ni Elias, mayroon pa 
ring 7,000 tapat na mga tao sa Israel, “ang lahat ng 
tuhod na hindi lumuhod kay Baal. ”-- 1Ha 19:18, Ro 
11:4. 

Bilang pangangayupapa o pagkilala sa ma- 
taas na katayuan. Ang pagluhod ay maaaring 
mangahulugan ng pangangayupapa o pagkilala sa 
katayuan ng isa na nakatataas. Gayunman, ang 


TUKO 


pagluhod ng mga kawal sa harap ni Jesus at panga- 
ngayupapa nila sa kaniya ay bilang panlilibak.---Mat 
27:27-31, Mar 15:16-20. 

Pinagkalooban ni Jehova ang tapat at binuhay- 
muling si Jesu-Kristo ng isang nakatataas na posis- 
yon at ng isang pangalan na nakahihigit sa lahat ng 
iba pang pangalan, “upang sa pangalan ni Jesus ay 
lumuhod ang bawat tuhod niyaong mga nasa langit 
at niyaong mga nasa lupa at niyaong mga nasa ila- 
lim ng lupa.” Ang lahat ng magkakamit ng buhay ay 
dapat magluhod ng kanilang mga tuhod bilang pag- 
samba kay Jehova sa pangalan ni Jesu-Kristo at ku- 
milala sa kaniya bilang Panginoon sa ikaluluwalhati 
ng Diyos. Kabilang dito “yaong mga nasa ilalim ng 
lupa, anupat maliwanag na ipinakikita nito na ya- 
ong mga bubuhaying-muli mula sa libingan ay sa- 
kop din ng kahilingang ito.---Fil 2:9-11, Ju 5:28, 29, 
Efe 1:9, 10. 

Pangunahin na, kahilingan sa mga nagnanais 
magkamit ng pabor ng Diyos ang pagkilala sa pagi- 
ging kataas-taasan at soberanya ni Jehova. Inihayag 
ni Jehova: “Sa pamamagitan ng aking sarili ay su- 
mumpa ako... na sa akin ay luluhod ang bawat tu- 
hod.” (Isa 45:23: Ro 14:10-12) Dahil dito, angkop nga 
na marubdob na hinimok ng salmista ang kaniyang 
mga kapuwa Israelita: “O pumarito kayo, sumamba 
tayo at yumukod: lumuhod tayo sa harap ni Jehova 
na ating Maylikha.”---Aw 95:6, tingnan ang POSISYON 
AT KILOS NG KATAWAN. 


TUKO [sa Heb., 'ana-qah': sema-mith |. Isang ma- 
liit at kadalasan ay matabang butiki na may pagka- 
liliit na kaliskis sa katawan. Ang mga mata nito ay 
malalaki at tulad ng sa pusa at ang mga daliri nito 
ay malalapad. Ang mga tuko ay masusumpungan 
sa maiinit na klima at nakatira sa kakahuyan, sa ba- 
tuhan, sa mga punungkahoy, at kung minsan ay sa 
bahay ng mga tao. Anim na uri ng mga butiking ito 
na aktibo sa gabi ang matatagpuan sa Palestina. 
Ang “tuko na malalapad ang paa” (Hemidactylus 
turcicus) sa Levitico 11:29, 30 ay nakatala bilang 
“marumi” para sa mga Israelita. Sa Kawikaan 30:28, 
ang “tuko” (sa Heb., sema-mith') ay sinasabing “tu- 
matangan sa pamamagitan ng kaniyang mga ka- 
may” at pumapasok sa palasyo ng hari. Hinggil sa 
mga daliri ng tuko, sinasabi ng The International 
Wildlife Encyclopedia: “Marami itong mikroskopi- 
kong mga pangawit na kumakapit sa pinakamaliit 
na mga bako, maging yaong sa salamin, kaya na- 
man nakakakapit ang tuko sa halos lahat ng bagay 
maliban sa makinis na makinis na mga ibabaw. Ang 
direksiyon ng mga pangawit ay papalikod at pababa 
at para makabitiw ang mga ito, kailangang iangat 
ang daliri mula sa dulo nito. Dahil dito, kapag ang 
isang tuko ay umaakyat sa punungkahoy o dingding 
o lumalakad sa kisame, kailangan niyang ikurba at 


TULAD-DIYOS, MULA SA DIYOS 


iunat ang kaniyang mga daliri nang napakabilis sa 
bawat paghakbang. Bagaman ang ilan sa mga pa- 
ngawit ay ubod-liit anupat kailangan ng malakas na 
mikroskopyo upang makita ang mga ito, ang isang 
daliri na nasasangkapan ng gayong pagkaliit-liit na 
mga pangawit ay kayang bumuhat ng mga ilang 
beses ng bigat ng katawan ng tuko.”--Inedit nina 
M. at R. Burton, 1969, Tomo 7, p. 856, 857. 


TULAD-DIYOS, MULA SA DIYOS [sa In- 
gles, divine]. Yaong nauukol sa Diyos o may kaugna- 
yan sa kaniya, yaong gaya ng diyos o makalangit. 

Sa ilang dako sa Hebreong Kasulatan, ang 
mga salitang 'E/ (anyong pang-isahan ng salitang 
“Diyos") at 'Elo-him' (anyong pangmaramihan ng 
salitang “Diyos” na nagpapahiwatig ng kadakilaan) 
ay lumilitaw nang magkasunod. Kaya naman sa Jo- 
sue 22:22 at Awit 50:1, ang tekstong Hebreo ay ka- 
babasahan ng “El 'Elo-him” Yehwah'. Bagaman ang 
unang dalawang salita ng pariralang ito ay tinu- 
tumbasan lamang ng transliterasyon sa ilang salin 
(Ro, Aw 49:1, BC [Kastila]), isinasalin naman ito ng 
iba bilang “ang Diyos ng mga diyos" (AT, JB, La, VM 
[Kastila]) o, waring mas tumpak, “ang Isa na Maka- 
pangyarihan, ang Diyos” (AS, Mo, RS), at “ang Ma- 
kapangyarihan, ang Diyos” (N//).--Tingnan ang 
Diyos. 

Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, lumilitaw 
ang ilang salita na hinalaw sa the-os' (diyos) at nau- 
ugnay sa bagay na tulad-Diyos. Ang kaugnay na 
mga salitang thei'os, thei-o'tes, at the-o'tes ay lumi- 
litaw sa Gawa 17:29, Roma 1:20, Colosas 2:9, at 2 Pe- 
dro 1:3, 4. 

Sa Gawa 17:29, ipinakita ni Pablo, noong siya'y 
nasa Atenas, na hindi makatuwiran para sa mga tao 
na akalaing “ang Isa na Diyos [to theion, isang 
anyo ng thei'0s] ay tulad ng ginto o ng pilak o ng 
bato.” Maraming tagapagsalin ang gumamit dito ng 
mga terminong gaya ng “the Godhead,” “the Deity,” 
o “the divinity” (KJ, AS, Dy, ED, JB, RS), samanta- 
lang ang salin naman ni E. J. Goodspeed ay “the di- 
vine nature.” Ayon sa The International Standard 
Bible Encyclopedia, ang pananalitang to thei'on “ay 
hinalaw sa pang-uring thefos, na nangangahulu- 
gang “may kinalaman sa Diyos,’ “tulad-Diyos.”” (Ine- 
dit ni G. Bromiley, 1979, Tomo 1, p. 913) Sinasabi 
sa Greek-English Lexicon nina Liddell at Scott na 
ito'y nangangahulugang “the Divinity.” (Nirebisa ni 
H. Jones, Oxford, 1968, p. 787, 788) Kaya ang pari- 
ralang to thei'on ay maaaring unawain na tumutu- 
koy sa isang persona o sa isang katangian. Mali- 
wanag kung gayon na ang konteksto ang dapat 
pagbatayan ng tagapagsalin sa pagpili ng mga sali- 
ta. Dito sa Gawa 17:29, malinaw na ipinakikita ng 
konteksto na ang persona ng Diyos ang inilalara- 
wan, kung kaya ang pananalitang ito ay angkop na 


1354 


isinaling “Isa na Diyos” sa Bagong Sanlibutang Salin. 
--Ihambing ang NIV. 

Sa Roma 1:20, binabanggit ng apostol ang di- 
matututulang nakikitang katibayan ng “di-nakiki- 
tang mga katangian” ng Diyos, partikular na ang 
kaniyang “walang-hanggang kapangyarihan at pag- 
ka-Diyos [Thei-o'tes|.” Ang ibang mga salin ay kaba- 
basahan ng “Godhead” o “deity” (KJ, NE, RS, JB), at 
dahil dito ay iniisip ng marami na tumutukoy ito sa 
pagiging persona. Gayunman, ayon sa Greek-En- 
glish Lexicon nina Liddell at Scott, ang salitang 
Griego na thei'o'tes ay nangangahulugang “tulad- 
Diyos na kalikasan, pagkadiyos.” (P. 788) Kaya may 
saligan upang isalin ang thei-o tes bilang tumutukoy 
sa katangian ng pagiging diyos, hindi sa persona ng 
Diyos, at sinusuportahan ito ng konteksto. Tina- 
talakay noon ng apostol ang mga bagay na na- 
pag-uunawa sa pisikal na mga lalang. Halimba- 
wa, bagaman hindi isinisiwalat ng sangnilalang ang 
pangalan ng Diyos, nagbibigay naman ito ng ka- 
tibayan ng kaniyang “walang-hanggang kapang- 
yarihan,” na kinakailangan upang lalangin at pana- 
tilihing umiiral ang sansinukob. Itinatanghal din ng 
pisikal na mga lalang ang kaniyang “pagka-Diyos,” 
ang katotohanan na ang Maylalang ang tunay na 
Diyos at karapat-dapat sa ating pagsamba. 

Sa Colosas 2:9 naman, sinasabi ng apostol na si 
Pablo na kay Kristo ay “tumatahan sa katawan 
ang buong kalubusan ng tulad-Diyos na katangian 
[isang anyo ng the-oes].” Dito, ang ilang salin ay 
muling kababasahan ng “Godhead” o “deity,” na sa 
interpretasyon ng mga Trinitaryo ay nangangahu- 
lugang ang Diyos mismo ay tumatahan kay Kristo. 
(KJ, NE, RS, NAB) Gayunman, ang katuturang ibi- 
nibigay ng Greek-English Lexicon nina Liddell at 
Scott sa the-o'tes ay halos kapareho rin niyaong sa 
thei-o'tes, anupat nangangahulugang “pagkadiyos, 
tulad-Diyos na kalikasan.” (P. 792) Ang salitang ito 
ay isinasalin ng Syriac na Peshitta at ng Latin na 
Vulgate bilang “pagkadiyos.” Sa gayon, dito rin ay 
may matibay na saligan upang isalin ang the-o'tes 
bilang pagtukoy sa katangian, hindi sa personalidad. 

Maliwanag na ipinakikita ng konteksto ng Colosas 
2:9 na ang pagkakaroon ni Kristo ng “pagkadiyos,” 
o “tulad-Diyos na kalikasan,” ay hindi nangangahu- 
lugang siya rin ang Diyos na Makapangyarihan-sa- 
lahat. Sa naunang kabanata, sinabi ni Pablo: “Mina- 
buti ng Diyos na ang buong kalubusan ay manahan 
sa kaniya.” (Col 1:19) Sa gayon, ang buong kalubu- 
san ay nananahanan kay Kristo dahil ito ay “ikina- 
lugod ng Ama” (KJ, Dy), dahil ito ay “pinili ng Diyos 
mismo.” (NE) Kaya ang kalubusan ng “pagkadiyos" 
ay nananahanan kay Kristo bilang resulta ng pag- 
papasiya ng Ama. Karagdagan pa, ipinakikita ng 
pagtukoy ni Pablo kay Kristo bilang “nakaupo sa ka- 


1355 


nan ng Diyos" na ang pagkakaroon niya ng gayong 
“kalubusan” ay hindi nangangahulugang siya rin 
ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat.---Col 3:1. 

Kung isasaalang-alang ang kalapit na konteksto 
ng Colosas 2:9, mapapansin na sa talata 8 ay pinag- 
iingat ang mga Kristiyano upang hindi sila mailigaw 
niyaong mga nagtataguyod ng pilosopiya at tradi- 
syon ng tao. Sinabi rin sa kanila na “maingat na na- 
kakubli [kay Kristo] ang lahat ng mga kayamanan 
ng karunungan at ng kaalaman,” at hinimok silang 
“patuloy na lumakad na kaisa niya, na nakaugat at 
itinatayo sa kaniya at pinatatatag sa pananampala- 
taya.” (Col 2:3, 6, 7) Bukod diyan, ipinaliliwanag sa 
mga talata 13 hanggang 15 na binuhay sila sa pa- 
mamagitan ng pananampalataya, yamang pinala- 
ya na sila mula sa tipang Kautusan. Samakatuwid, 
ayon sa argumento ni Pablo, hindi na kailangan ng 
mga Kristiyano ang Kautusan (na inalis sa pamama- 
gitan ni Kristo) o ang pilosopiya at tradisyon ng tao. 
Taglay na nila ang lahat ng kanilang kailangan, ang 
isang mahalagang “kalubusan,” sa pamamagitan ni 
Kristo.---Col 2:10-12. 

Bilang panghuli, sa 2 Pedro 1:3, 4 ay ipinakikita 
ng apostol na dahil sa “mahalaga at napakadakilang 
mga pangako" na ibinibigay sa tapat na pinahirang 
mga Kristiyano, maaari silang maging “mga kaba- 
hagi sa tulad-Diyos na kalikasan, yamang nakatakas 
na mula sa kasiraan na nasa sanlibutan dahil sa ma- 
samang pita.” Sa ibang bahagi ng Kasulatan, ang 
mga Kristiyano ay sinasabing “nakikibahagi kay 
Kristo sa kaniyang mga pagdurusa, sa isang kama- 
tayan na tulad ng sa kaniya, at sa isang pagkabu- 
hay-muli na tulad ng sa kaniya tungo sa imortalidad 
bilang mga espiritung nilalang, anupat nagiging 
mga kasama niyang tagapagmana sa makalangit na 
Kaharian. (1Co 15:50-54: Fil 3:10, 11, 1Pe 5:1, 2Pe 
1:2-4; Apo 20:6) Sa gayon, maliwanag na ang paki- 
kibahagi ng mga Kristiyano sa “tulad-Diyos na kali- 
kasan” ay pakikibahagi kay Kristo sa kaniyang kalu- 
walhatian. 


TULOG. Isang yugto ng pamamahinga kung 
saan humihinto ang may-malay na paggawa. Ma- 
halaga ito upang mapanatili ang buhay at kalusu- 
gan ng tao. Yamang alam na alam ni Jesu-Kristo 
ang kahalagahan ng pagpapahinga, ikinabahala 
niya ang pagkakaroon ng kaniyang mga alagad 
ng panahon upang magpahinga nang kaunti. (Mar 
6:31) Ipinakikita ng halimbawa ni Jesus na kahit 
ang isang sakdal na tao ay kailangang magpahinga 
at matulog.--Ihambing ang Mar 4:38. 

Ang mabigat na trabaho (Ec 5:12), malinis na 
budhi (ihambing ang Aw 32:3-5), at kawalan ng la- 
bis na kabalisahan gayundin ang pagtitiwala kay Je- 
hova (Aw 3:5: 4:8; Kaw 3:24-26) ay nakatutulong 
nang malaki upang magkaroon ng masarap at na- 


TULOG 


karerepreskong tulog ang isang indibiduwal. Palib- 
hasa'y kontento sa mga pangangailangan sa buhay 
(ihambing ang 1Ti 6:8), hindi kailangang gumugol 
ng maraming oras ang lingkod ng Diyos sa nakapa- 
pagod na pagpapagal anupat naisasakripisyo niya 
ang kinakailangang tulog at gayunma'y wala pa 
ring nakakamit na tunay na pakinabang mula sa ka- 
niyang pagtatrabaho.--Ihambing ang Aw 127:1, 2. 

Sabihin pa, may mga gabing hindi makatulog ang 
mga lingkod ng Diyos. Kung hindi man dahil sa sa- 
kit o iba pang masama o mapanubok na mga kala- 
gayan, ang kanilang di-pagkakatulog ay maaaring 
dahil nababahala sila sa mga kapananampalataya 
nila at sa pagsulong ng tunay na pagsamba. (2Co 
6:3-5, 11:23, 27; ihambing ang Aw 132:3-5, kung 
saan ang tinutukoy ay hindi ang aktuwal na pagtu- 
log kundi ang pagpapahinga, ang paghinto sa pag- 
gawa.) Gayunman, hindi kailangang labis silang 
mabahala sa materyal na mga ari-arian anupat hin- 
di na sila makatulog. (Ec 5:12, ihambing ang Mat 
6:25-34.) Sa kabilang dako naman, nasisiyahan ang 
mga taong balakyot sa paggawa ng masama. “Hindi 
sila natutulog malibang makagawa sila ng kasama- 
an, at ang kanilang tulog ay napapawi malibang 
mapangyari nilang may matisod.”---Kaw 4:16. 

Bagaman mahalaga ang pagtulog, ang isang tao 
ay hindi dapat na maging maibigin sa pagtulog. 
(Kaw 20:13) “Ang katamaran ay nagpapasapit ng 
mahimbing na tulog,” anupat ginagawang di-aktibo 
ang isang indibiduwal kahit may gawain siya na ka- 
ilangang tapusin. (Kaw 19:15) Kung mas gugustu- 
hin ng isang tao na matulog o maging di-aktibo ga- 
yong dapat siyang magtrabaho, ito ay pagpili sa 
isang landasin na sa bandang huli ay hahantong sa 
karalitaan.---Kaw 6:9-11, 10:5; 24:33, 34. 

Di-gaya ng mga tao, ang Diyos na Jehova ay hin- 
di inaantok anupat kailangan niyang matulog. Dahil 
dito, makaaasa ang kaniyang mga lingkod na maka- 
paglalaan siya ng kinakailangang tulong sa lahat ng 
panahon. (Aw 121:3, 4) Inihahalintulad si Jehova 
sa isa na natutulog tanging kapag nagluluwat siya 
o nagpipigil na kumilos dahil may mabuti siyang 
mga dahilan, halimbawa ay may kaugnayan sa mga 
nag-aangking bayan niya ngunit hindi naman mga 
tapat.--Aw 44:23: 78:65. 

Pagiging Gising sa Espirituwal. Noong pi- 
natitibay-loob ng apostol na si Pablo ang mga Kris- 
tiyano sa Roma na huwag matulog o maging di- 
aktibo at pabaya sa kanilang mga pananagutan, 
sumulat siya: “Oras na upang gumising kayo sa pag- 
kakatulog, sapagkat mas malapit na ngayon ang 
ating kaligtasan kaysa noong panahong tayo ay ma- 
ging mga mananampalataya. Ang gabi ay malalim 
na, ang araw ay malapit na. Kaya nga alisin natin 
ang mga gawang nauukol sa kadiliman at isuot 


TULONG 


natin ang mga sandata ng liwanag. Gaya ng sa araw 
ay lumakad tayo nang disente, hindi sa mga wa- 
lang-taros na pagsasaya at mga paglalasingan, hin- 
di sa bawal na pakikipagtalik at mahalay na pagga- 
wi, hindi sa hidwaan at paninibugho.” (Ro 13:11-13, 
ihambing ang Efe 5:6-14: 1Te 5:6-8, Apo 16:15.) 
Yaong mga nagsasagawa ng maling mga gawain 
o nagpapalaganap ng mga bulaang turo ay natutu- 
log may kaugnayan sa katuwiran at kailangang gu- 
mising kung nais nilang magtamo ng pagsang-ayon 
ng Diyos. 

Inihambing ang Kamatayan sa Pagtulog. 
May katibayan na ang pagtulog ng mga tao ay 
may mga siklo. Ang bawat siklo ay binubuo ng 
malalim na tulog na sinusundan ng mababaw na 
tulog. Sa panahon ng malalim na tulog, napakahi- 
rap gisingin ang isang tao. Wala siyang kaalam- 
alam sa nagaganap sa kaniyang kapaligiran at sa 
mga bagay na maaaring nangyayari sa palibot 
niya. Wala siyang anumang may-malay na pagga- 
wa. Sa katulad na paraan, ang mga patay ay “wa- 
lang anumang kabatiran.” (Ec 9:5, 10; Aw 146:4) 
Dahil dito, ang kamatayan, ng tao man o ng hayop, 
ay katulad ng pagtulog. (Aw 13:3: Ju 11:11-14, Gaw 
7:60: 1Co 7:39, 15:51, 1Te 4:13) Sumulat ang sal- 
mista: “Dahil sa iyong pagsaway, O Diyos ni Jacob, 
kapuwa ang tagapagpatakbo ng karo at ang kabayo 
ay nakatulog nang mahimbing.” (Aw 76:6, iham- 
bing ang Isa 43:17.) Kung hindi dahil sa layunin ng 
Diyos na gisingin ang mga tao mula sa pagkakatu- 
log sa kamatayan, hindi na sila kailanman magigi- 
sing.--Ihambing ang Job 14:10-15: Jer 51:39, 57, 
tingnan ang PAGKABUHAY-MULI. 

Gayunman, maaari ring pag-ibahin ang “kamata- 
yan” at ang “pagtulog.” May kinalaman sa isang pa- 
tay na dalagita, sinabi ni Kristo Jesus: “Ang batang 
babae ay hindi namatay, kundi siya ay natutulog.” 
(Mat 9:24, Mar 5:39, Luc 8:52) Yamang noon ay bu- 
buhayin niya itong muli mula sa kamatayan, maa- 
aring ang ibig sabihin ni Jesus ay na hindi tuluyang 
huminto ang pag-iral ng dalagita kundi magiging 
gaya siya ng isa na ginising mula sa pagkakatulog. 
Gayundin, hindi pa naililibing ang dalagitang ito, ni 
nagsimula mang mabulok ang katawan nito, gaya 
ng nangyari sa katawan ni Lazaro. (Ju 11:39, 43, 44) 
Salig sa awtoridad na ipinagkaloob sa kaniya ng ka- 
niyang Ama, maaaring sabihin ni Jesus ang bagay 
na ito gaya rin ng kaniyang Ama, “na bumubuhay 
ng mga patay at tumatawag sa mga bagay na 
wala na para bang ang mga iyon ay umiiral. ”---Ro 
4:17: ihambing ang Mat 22:32. 

Dapat pansinin na sa Kasulatan, ang terminong 
“natutulog” ay ikinakapit doon sa mga namatay 
dahil sa kamatayang minana kay Adan. Yaong 
mga dumaranas ng “ikalawang kamatayan" ay hin- 


1356 


di tinutukoy bilang natutulog. Sa halip, ipinakikita 
na sila ay lubusang nilipol, hindi na umiiral, anu- 
pat waring sinunog ng di-masawatang apoy.---Apo 
20:14, 15, ihambing ang Heb 10:26-31, kung saan 
pinag-iiba ang kamatayan niyaong mga lumabag sa 
Kautusang Mosaiko at ang mas matinding parusa na 
inilalapat sa mga Kristiyano na bumabaling sa pa- 
mimihasa sa kasalanan, Heb 6:4-8. 


TULONG [sa Ingles, relief]. Materyal na pagla- 
laan para sa mga kapos sa mga pangangailangan sa 
buhay, maaaring dahil sa katandaan, taggutom, 
o iba pang kapighatian. 

Ang isang pagkakakilanlang katangian ng tapat 
na mga lingkod ng Diyos ay ang kanilang pagiging 
handang tumulong sa mga taong nagdarahop. (Job 
29:16: 31:19-22, San 1:27) Noong unang siglo, isina- 
ayos ng kongregasyon sa Jerusalem na magkaroon 
ng pamamahagi ng pagkain sa nagdarahop na mga 
Kristiyanong babaing balo, at nang maglaon, pitong 
kuwalipikadong lalaki ang inatasan upang matiyak 
na walang babaing balo na karapat-dapat ang na- 
papabayaan sa araw-araw na pamamahagi. (Gaw 
6:1-6) Pagkaraan ng ilang taon, sa kaniyang liham 
kay Timoteo, itinawag-pansin ng apostol na si Pablo 
na ang tulong ng kongregasyon sa mga babaing 
balo ay dapat na limitahan lamang sa mga hindi ba- 
baba sa 60 taong gulang. Ang gayong mga baba- 
ing balo ay dapat na may rekord ng mabubuting 
gawa sa ikasusulong ng Kristiyanismo. (1Ti 5:9, 10) 
Gayunman, ang may pangunahing obligasyon na 
mangalaga sa matatanda nang mga magulang at 
mga lolo't lola ay ang mga anak at mga apo, hin- 
di ang kongregasyon. Gaya ng isinulat ni Pablo: 
“Kung ang sinumang babaing balo ay may mga 
anak o mga apo, matuto muna ang mga ito na mag- 
sagawa ng makadiyos na debosyon sa kanilang sa- 
riling sambahayan at patuloy na magbayad ng ka- 
ukulang kagantihan sa kanilang mga magulang at 
mga lolo't lola, sapagkat ito ay kaayaaya sa paningin 
ng Diyos.”--1ITi 5:4, 16. 

May mga panahon noon na nakikibahagi ang mga 
kongregasyong Kristiyano sa paglalaan ng tulong sa 
kanilang mga kapatid sa ibang mga lugar. Kaya na- 
man nang ihula ng propetang si Agabo na magka- 
karoon ng isang malaking taggutom, ang mga ala- 
gad sa kongregasyon ng Antioquia ng Sirya ay 
“nagpasiya, bawat isa sa kanila ayon sa makakaya- 
nan ng sinuman, na magpadala ng tulong bilang 
paglilingkod sa mga kapatid na nakatira sa Judea.” 
(Gaw 11:28, 29) Ang iba pang mga organisadong tu- 
long para sa nagdarahop na mga kapatid sa Judea 
ay kusang-loob din.---Ro 15:25-27: 1Co 16:1-3, 2Co 
9:5, 7. 


TULOS. 


Tingnan ang PAHIRAPANG TULOS. 


1357 
Tingnan ang URIM AT TUMIM. 


TUMIM. 


TUNGKOD, PAMALO, BASTON. Ang mga 
salitang Hebreo na she vet at matteh' ay malimit 
isalin bilang “tungkod,” “pamalo,” at “baston.” Ang 
she'vet ay nangangahulugang isang baston o tung- 
kod (na pansuporta) at maaaring tumukoy sa tung- 
kod o baston ng pastol. (Lev 27:32) Posibleng dahil 
may dalang tungkod o setro, ang mga pinuno ng tri- 
bo, kapuwa ang she vet at ang mat:teh' ay tumutu- 
koy rin sa “tribo” at isinalin din nang gayon. (Exo 
31:2, Deu 18:1; 29:18) Ang tagdan ng sibat o ang 
sandatang katulad nito ay tinukoy rin ng mga sali- 
tang Hebreo na sheet o “ets (sa literal, punungka- 
hoy).--2Sa 18:14; 21:19. 

Ang iba pang mga termino ay maq-qel, isinalin 
bilang “baston” (Gen 30:37; 1Sa 17:43), at mish- 
@'neth, isinalin bilang “baston” o “pagsuhay.”---Huk 
6:21, 2Ha 18:21. 

Ang salitang Griego para sa “tungkod” ay rha^- 
bdos, na kung minsa'y isinasalin bilang “baston.” 
(Apo 19:15, Mat 10:10) May isa pang salita, xy lon, 
na isinasalin din bilang “baston” sa ilang bersiyon. 
Sa literal, ito'y nangangahulugang “kahoy” o isang 
bagay na yari sa kahoy. Ang salitang ito ay isinalin 
bilang “mga pamalo” sa Mateo 26:47, 55 at sa katu- 
lad na mga ulat. 

Mga Pinaggagamitan. Noon, ang tungkod, 
pamalo, o baston ay ginagamit bilang pansuporta 
(Exo 12:11, Zac 8:4: Heb 11:21): pandepensa o pa- 
nanggalang (2Sa 23:21, Mat 10:10): sa pagpaparusa 
sa mga bata, mga alipin, o iba pa (Exo 21:20, Kaw 
10:13, 23:13, 14: Gaw 16:22), sa paggigiik (Isa 28:27 
[parehong lumilitaw sa talatang ito ang matteh' at 
she'vet, na isinalin bilang “tungkod” at “baston,” 
NW]; ihambing ang Huk 6:11, Ru 2:17): at sa pag- 
aani ng mga olibo (Deu 24:20, Isa 24:13). Ginagamit 
din ng mga pastol ang tungkod upang akayin, supi- 
lin at tulungan ang kawan. Hinggil sa pagpili ng 
mga hayop na ibibigay sa santuwaryo bilang ikapu, 
sinasabi ng Kautusan, “Kung tungkol sa lahat ng 
ikasampung bahagi ng bakahan at ng kawan, lahat 
ng dumaraan sa ilalim ng tungkod [anumang suma- 
sailalim sa pangangalaga ng pastol], ang ikasam- 
pung ulo ay magiging banal kay Jehova. Huwag ni- 
yang susuriin kung ito ay mabuti o masama, ni 
papalitan man niya ito.” (Lev 27:32, 33) Diumano, 
habang lumalabas ang mga tupa mula sa kulungan, 
nakatayo ang pastol sa may pasukan at sa dulo ng 
kaniyang baston ay may nakataling piraso ng tela 
na binasa ng tina. Idinadampi niya ito sa bawat ika- 
sampung tupa at ibinubukod niya ang mga namar- 
kahan bilang ang ikapu.--Ihambing ang Jer 33:13. 

Sagisag ng Awtoridad. Ang baston ay iti- 
nuturing na mahalagang personal na pag-aari ng 


TUNGKOD, PAMALO, BASTON 


isang tao, at walang alinlangan na may mga baston 
na nakilalang pag-aari ng partikular na mga indibi- 
duwal. Ibinigay ni Juda kay Tamar ang kaniyang 
baston at singsing na panlagda bilang paniguro 
hangga't hindi pa siya nakapagpapadala ng batang 
kambing na kabayaran sa pagsiping niya kay Ta- 
mar. (Gen 38:18, 25) Ang mga pinuno ay nagdada- 
la ng tungkod bilang sagisag ng kanilang awtoridad. 
Kaya naman madalas gamitin ng Bibliya ang tung- 
kod upang sumagisag sa awtoridad ng isa o sa aw- 
toridad na ipinagkaloob sa kaniya ng iba. Ang tung- 
kod ni Moises ay nagsilbing sagisag ng kaniyang 
awtoridad at atas mula sa Diyos nang humarap siya 
sa matatandang lalaki ng Israel at kahit noong hu- 
marap siya kay Paraon at sa mga mahikong saser- 
dote ng Ehipto. (Exo 4:17, 29-31; 7:9-12) Sa huling 
nabanggit na pangyayari, sinasabing ang tungkod 
ay kay Aaron, ngunit maliwanag na tungkod iyon ni 
Moises na ginamit ni Aaron bilang tagapagsalita ni 
Moises, gaya ng makikita kung ihahambing ang 
Exodo 7:15, 17. 

Pagkatapos nito, ang tungkod ni Moises ay mara- 
ming ulit na ginamit bilang sagisag na siya'y inata- 
san ni Jehova at pinagkalooban ng awtoridad bilang 
lider ng bansa. (Exo 8:5: 9:23, 10:13, Bil 20:11) Nang 
kuwestiyunin ang awtoridad nina Moises at Aaron, 
sa lahat ng tungkod ng mga lider ng 12 tribo, ang 
tungkod ni Aaron, na kumakatawan sa sambahayan 
ni Levi, ang pinangyari ng Diyos na umusbong at 
magbunga ng hinog na mga almendras. Lubos na 
pinatunayan nito na si Aaron, samakatuwid nga, 
pati ang kaniyang sambahayan, ang itinalaga ng 
Diyos na humawak ng katungkulan at awtoridad ng 
pagkasaserdote. Pagkatapos, ang tungkod na iyon ay 
iningatan sa kaban ng tipan sa loob ng ilang pana- 
hon.--Bil 17:1-11, Exo 29:9: Heb 9:4. 

Sumulat ang salmista: “Ang sinabi ni Jehova sa 
aking Panginoon ay: 'Umupo ka sa aking kanan 
hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway bi- 
lang tuntungan ng iyong mga paa.” Ang tungkod ng 
iyong lakas ay isusugo ni Jehova mula sa Sion, na 
nagsasabi: 'Manupil ka sa gitna ng iyong mga kaa- 
way.” (Aw 110:1, 2) Ikinapit ng apostol na si Pablo 
ang tekstong ito kay Jesu-Kristo, na may hawak, 
wika nga, ng “tungkod ng lakas ni Jehova, anupat 
humahayo bilang kinatawan ni Jehova taglay ang 
lubos na awtoridad na maglapat ng kahatulan sa ka- 
niyang mga kaaway. (Heb 10:12, 13) Si Jesu-Kristo 
ang “maliit na sanga mula sa tuod ni Jesse,” at “sa- 
saktan niya ang lupa sa pamamagitan ng tungkod 
ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng espiritu 
ng kaniyang mga labi ay papatayin niya ang balak- 
yot.” (Isa 11:1, 4) Siya'y nagsasalita taglay ang aw- 
toridad at ginagamit niya ang kapangyarihang ibi- 
nigay sa kaniya ni Jehova upang parusahan ang 
balakyot. Sinasabing pamamahalaan niya ang mga 


TUNGKOD, PAMALO, BASTON 


bansa, hindi bilang isang pastol na mapayapang 
umaakay sa kawan sa pamamagitan ng kaniyang 
baston, kundi sa pamamagitan ng isang tungkod na 
bakal.--Apo 2:27: 12:5; 19:15. 

Sa Isaias 9:4 at 14:5, binabanggit ang mapaniil na 
tungkod, o baston ng pamamahala o awtoridad, na 
ginamit ng mga kaaway ng Israel sa kaniya. Gina- 
mit ng Diyos ang mga bansa sa palibot ng Israel, 
gaya ng Asirya, upang maglapat ng kaparusahan sa 
Israel dahil sa kaniyang mga kasalanan, at sa pag- 
gawa nila nito, ang mga bansang iyon ay nagsilbing 
tungkod ng kaparusahan sa ilalim ng awtoridad 
o pahintulot ng Diyos. Gayunman, kumilos ang mga 
bansang ito hindi dahil sa pag-ibig kay Jehova o sa 
pagkapoot sa mga kasalanan ng Israel, kundi dahil 
sa kanilang matinding poot kapuwa sa Diyos at sa 
Israel. Lumampas pa nga sila sa kanilang atas at la- 
bis-labis na pinighati ang Israel. Bukod diyan, ang 
mga kapangyarihang ito, lalo na ang Asirya at ang 
Babilonya, ay nagpalalo laban mismo sa Diyos na 
Jehova. Sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Isaias, sinabi ng Diyos tungkol sa Asirya: “Aha, ang 
Asiryano, ang tungkod ng aking galit,” ngunit inila- 
rawan din niya ang kapalaluan ng Asirya, sa pagsa- 
sabing: “Magmamagaling ba ang palakol sa nagsisi- 
bak sa pamamagitan nito, o dadakilain ba ng lagari 
ang sarili nito sa nagpapagalaw niyaon nang paroo't 
parito, na para bang ang baston ang siyang nagpa- 
pagalaw nang paroo't parito sa mga nagtataas niya- 
on, na para bang ang tungkod ang siyang nagtataas 
sa isa na hindi kahoy?” Pagkatapos ay inihula Niya 
ang kaparusahang sasapit sa bansang Asirya dahil 
inisip nito na mas dakila siya kaysa sa Isa na guma- 
gamit sa kaniya at dahil itinaas nito ang kaniyang 
sarili laban sa Diyos.--Isa 10:5, 15. 

Nang makipagtipan si Jehova kay David ukol sa 
kaharian, sinabi niya tungkol sa linya ng mga ha- 
ring mula sa dinastiya ni David: “Ako ang magiging 
kaniyang ama, at siya ang magiging aking anak. Ka- 
pag gumawa siya ng mali, sasawayin ko rin siya ng 
pamalo ng mga tao at ng mga hampas ng mga anak 
ni Adan.” (2Sa 7:14) Dito, ang pamalong pandisipli- 
na na gagamitin ni Jehova bilang isang Ama ay ang 
awtoridad ng mga pamahalaan ng sanlibutan, gaya 
ng Babilonya. Ang bansang ito'y ginamit upang 
ibagsak ang kaharian ng Diyos na nasa mga kamay 
ng mga haring mula sa linya ni David, hanggang sa 
“dumating siya na may legal na karapatan.” (Eze 
21:27) Noong 70 C.E., ang mga hukbong Romano sa 
ilalim ni Heneral Tito ay nagsilbing “pamalo” na 
naglapat ng kaparusahan sa di-tapat na Jerusalem. 
--Dan 9:26, 27. 

Maling paggamit ng tungkod. Kadalasan, gi- 
nagamit ng mga pamahalaan at mga hukom ng 
mga bansa ang kanilang tungkod ng awtoridad sa 


1358 


di-matuwid na paraan, anupat lumalaban pa nga sa 
Diyos at sa kaniyang bayan. Nang iharap si Jesu- 
Kristo sa mataas na hukumang Judio at sa Roma- 
nong gobernador na si Pilato, siya'y pinighati, nili- 
bak, dinuraan, binugbog, at nang dakong huli ay 
pinatay. Ginamit ng mga lider na Judio ang kani- 
lang awtoridad laban kay Jesus at pagkatapos ay pi- 
nabigat pa nila ang “tungkod” na iyon nang ibigay 
nila siya sa pamahalaang Romano upang patayin. 
Inihula ng propetang si Mikas ang pagpighating ito 
sa ganitong pananalita: “Sa pamamagitan ng tung- 
kod ay hahampasin nila sa pisngi ang hukom ng 
Israel.” (Mik 5:1) Pagkatapos mamatay at buha- 
ying-muli si Jesus, ginamit naman ng mga tagapa- 
mahalang Judio ang kanilang awtoridad upang pag- 
usigin ang mga tagasunod ni Jesus. Sa maraming 
pagkakataon, ginamit din ng Roma at ng iba pang 
mga pamahalaan sa lupa ang kanilang tungkod 
ng awtoridad sa maling paraan. Pagsusulitin sila ng 
Diyos dahil dito.--Ju 19:8-11, 2Te 1:6-9. 

Awtoridad ng mga magulang. Ang “pama- 
lo” ay ginagamit upang sumagisag sa awtoridad ng 
mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming 
ulit na binabanggit ng aklat ng Mga Kawikaan ang 
awtoridad na ito, anupat ang terminong iyon ay 
sumasagisag sa lahat ng anyo ng disiplina, kasama 
na ang literal na pamalong ginagamit sa pagpapa- 
rusa. Talagang may pananagutan ang magulang 
sa harap ng Diyos na gamitin ang pamalong ito 
upang masuheto ang kaniyang anak. Kung hindi 
ito gagawin ng magulang, dudulutan niya ng ka- 
pahamakan at kamatayan ang kaniyang anak at 
magbubunga ito ng kahihiyan at di-pagsang-ayon 
ng Diyos para sa kaniyang sarili. (Kaw 10:1: 15:20, 
17:25: 19:13) “Ang kamangmangan ay nakatali sa 
puso ng bata; ang pamalong pandisiplina ang mag- 
lalayo nito sa kaniya.” “Huwag mong ipagkait sa 
bata ang disiplina. Kung hahampasin mo siya ng 
pamalo, hindi siya mamamatay. Dapat mo siyang 
hampasin ng pamalo, upang mailigtas mo ang ka- 
niyang kaluluwa mula sa Sheol.” (Kaw 22:15, 23:13, 
14) Sa katunayan, “ang nag-uurong ng kaniyang 
pamalo ay napopoot sa kaniyang anak, ngunit ang 
umiibig sa kaniya ay yaong humahanap sa kaniya 
taglay ang disiplina.”--Kaw 13:24: 19:18, 29:15, 
1Sa 2:27-36. 

Bilang “Ama ng mga espirituwal na buhay ng 
mga Kristiyano, hindi ipinagkakait ng Diyos na Je- 
hova sa kaniyang mga anak ang “pamalo.” Ang ki- 
nasihang Kristiyanong manunulat ng liham sa mga 
Hebreo ay nagsabi: “Ang Diyos ay nakikitungo sa 
inyo gaya ng sa mga anak. Sapagkat anong anak 
siya na hindi dinidisiplina ng ama? . . . Ngunit gina- 
gawa niya ang gayon para sa kapakinabangan natin 


1359 


upang makabahagi tayo sa kaniyang kabanalan.” 
(Heb 12:7, 9, 10) Sa kongregasyong Kristiyano, ang 
awtoridad na maglaan ng disiplina ay inilagay ni Je- 
hova sa mga kamay ng mga taong tapat, partikular 
na ng mga apostol. Ang awtoridad na ito ay 'upang 
patibayin ang mga kapatid at hindi upang gibain 
sila. (2Co 10:1-11) Kalakip dito ang karapatang du- 
misiplina sa mga manggagawa ng kamalian. Nang 
ang kongregasyon sa Corinto ay lumihis sa katuwi- 
ran at tumingin sa mga tao sa halip na kay Kristo, 
sumulat si Pablo upang ituwid sila at nagsabi: “Ano 
ang nais ninyo? Paririyan ba ako sa inyo na may pa- 
malo, o may pag-ibig at kahinahunan ng espiritu?” 
— 1Co 4:21. 

Ang baston ng pangunguna, pagpapastol. 
Ginagamit ng pastol ang kaniyang baston o tungkod 
upang akayin, ipagtanggol, at tulungan ang kani- 
yang kawan. Sa katulad na paraan, pinapastulan din 
ni Jehova at ng kaniyang Anak na si Jesu-Kristo ang 
kawan ng bayan ng Diyos. Palibhasa'y may pakiki- 
pagtipan sa kaniya, ang Israel ay madalas tukuyin 
ni Jehova bilang kaniyang kawan. Sumulat si David: 
“Si Jehova ang aking Pastol. . . . Inaakay niya ako sa 
mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang 
pangalan. Bagaman lumalakad ako sa libis ng ma- 
tinding karimlan, wala akong kinatatakutang masa- 
ma, sapagkat ikaw ay kasama ko; ang iyong tungkod 
at ang iyong baston ang siyang umaaliw sa akin.” 
(Aw 23:1-4) Nanalangin si Mikas: “Pastulan mo ang 
iyong bayan sa pamamagitan ng iyong baston, ang 
kawan na iyong mana.”--Mik 7:14: ihambing ang 
Ju 10:11, 14; Heb 13:20, 1Pe 2:25; 5:4. 

Tingnan din ang BASTON NG KUMANDANTE. 


TUNGKOD NA PANTABOY. Isang kaga- 
mitan sa pagsasaka, isang tungkod na mga 2.5 m 
(8 piye) ang haba at pangunahing ginagamit upang 
igiya ang mga toro kapag nag-aararo. Sa isang dulo 
ng tungkod ay may matalim na metal na panundot 
sa hayop, at isang talim naman na malapad at mis- 
tulang pait ang nakakabit sa kabilang dulo at gina- 
gamit na pantanggal ng lupa o putik mula sa sud- 
sod, o pang-alis ng mga ugat at mga tinik mula 
TOON. 

“Isang tungkod na pantaboy ng baka” ang ginamit 
ni Samgar upang patayin ang 600 Filisteo. (Huk 
3:31) Ang salitang Hebreo rito na isinaling “tungkod 
na pantaboy” (malmadh') ay nagmula sa salitang- 
ugat na la:madh' (matuto, magturo). 

Binabanggit ng rekord ng Bibliya na samantalang 
nangingibabaw ang mga Filisteo sa mga Israelita 
noong panahon ng paghahari ni Saul, ang mga 
Israelita ay hindi pinahintulutang magkaroon ng 
mga panday kaya naman napilitan silang lumusong 
sa mga Filisteo upang sa mga ito ipahasa ang kani- 


TUPA 


lang mga kagamitan sa pagsasaka at ipakabit ang 
mga metal na tulis ng kanilang mga pantaboy sa 
baka.--1Sa 13:19-21. 

Ang tungkod na pantaboy ay inihahambing sa 
mga salita ng isang taong marunong, mga sali- 
tang nakaaantig sa tagapakinig upang sumulong 
ito kasuwato ng karunungang narinig. (Ec 12:11) 
Ang makasagisag na pananalitang “pagsipa sa mga 
tungkod na pantaboy" ay hinango sa kilos ng isang 
sutil na toro na lumalaban sa sundot ng tungkod 
na pantaboy sa pamamagitan ng pagsipa rito, na 
nagbubunga naman ng pinsala sa kaniyang sari- 
li. Samakatuwid, ang pananalitang ito ay tumutu- 
koy sa paglaban o paghihimagsik sa matuwid na 
awtoridad o sa isang kalagayang hindi mababago, 
anupat ginagawa iyon sa sariling ikapipinsala ng 
isa. Ganitung-ganito ang ginawa ni Saul bago siya 
naging isang Kristiyano, nang labanan niya ang 
mga tagasunod ni Jesu-Kristo, na sinusuportahan 
ng Diyos na Jehova.--Gaw 26:14; ihambing ang 
Gaw 5:38, 39. 


TUNTUNGAN. Isang mababang bangkô, di- 
nisenyo upang magsilbing patungan o suporta para 
sa mga paa kapag nakaupo ang isang indibiduwal. 
Ang salitang Hebreo na ke vesh ay minsan lamang 
lumitaw sa Kasulatan at ginamit may kaugnayan sa 
gintong tuntungan ng trono ni Haring Solomon. 
(2Cr 9:18) Ang pananalitang Hebreo naman na 
hadhom’ raghla'yim (sa literal, “tuntungan ng mga 
paa") ay lumilitaw nang anim na ulit at ginagamit 
sa makasagisag na paraan upang tumukoy sa tem- 
plo (1Cr 28:2; Aw 99:5: 132:7; Pan 2:1), sa lupa (Isa 
66:1), at sa mga kaaway na dudurugin ng pamama- 
hala ng Mesiyas (Aw 110:1). Sinaway ni Santiago 
yaong mga nagpapakita ng pagtatangi-tangi sa loob 
ng kongregasyon, anupat ginamit niya ang ilustra- 
syon tungkol sa isang taong dukha na sinabihan: 
“Umupo ka riyan sa ilalim ng aking tuntungan.” 
(San 2:3) Ang lahat ng iba pang paglitaw ng sali- 
tang “tuntungan” sa Kristiyanong Griegong Kasula- 
tan ay mga pagsipi mula sa Hebreong Kasulatan 
o mga pagtukoy rito.---Mat 5:35, Gaw 7:49, “tuntu- 
ngan ng iyong [o, para sa kaniyang] mga paa” sa 
Luc 20:43, Gaw 2:35: Heb 1:13, 10:13. 


TUPA. Isa sa mga pangunahing hayop sa pag- 
papastol. (Gen 24:35: 26:14) Ang mga tupa ay mga 
ruminant, o mga ngumunguya ng dating kinain. 
Maaaring ang pangkaraniwang uri ng tupa sa sina- 
unang Palestina, tulad din ngayon, ay ang broad- 
tailed sheep na kilala dahil sa prominente at mata- 
bang buntot nito at karaniwang tumitimbang nang 
mga 5 kg (11 lb) o higit pa. (Ihambing ang Exo 
29:22, Lev 3:9.) Ang mga tupa ay karaniwan nang 
puti (Sol 6:6), bagaman mayroon ding matitingkad 


TUPA 


na kayumanggi at iba't iba ang kulay. (Gen 30:32) 
Sa lipunan ng mga nagpapastol, ang mga taong ma- 
yayaman na gaya ni Job ay may libu-libong tupa. 
(Job 1:3, 16; 42:12) Malamang na mayroon ding pa- 
boritong alagang kordero ang mga Israelita.---2Sa 
12:3: Jer 11:19. 

Kung wala silang pastol, ang mga alagang tupa ay 
mahihina at matatakutin. Maliligaw sila at manga- 
ngalat, at wala silang kalaban-laban sa kanilang 
mga kaaway. (Bil 27:16, 17: Jer 23:4, Eze 34:5, 6, 8; 
Mik 5:8) Ang mga tupa ay madaling akayin, at 
may-katapatan silang sumusunod sa kanilang pas- 
tol. Matuturuan silang kumilala ng kaniyang tinig at 
tumugon sa kaniya lamang. (Ju 10:2-5) Inilarawan 
ito ng Researches in Greece and the Levant, ni 
J. Hartley (London, 1831, p. 321, 322): 

“Kagabi, yamang natuon ang pansin ko sa mga 
salita [sa] Juan x. 3... Tinanong ko ang tauhan ko 
kung karaniwan sa Gresya na pangalanan ang mga 
tupa. Sinabi niya sa akin na gayon nga, at na sinu- 
sunod ng mga tupa ang pastol kapag tinatawag niya 
sila sa kanilang pangalan. Ngayong umaga ay nag- 
karoon ako ng pagkakataong mapatunayan ang ko- 
mentong ito. Nang mapadaan ako sa isang kawan ng 
mga tupa, itinanong ko rin sa pastol ang itinanong 
ko sa aking lingkod, at iyon din ang isinagot niya. 
Pagkatapos ay hiniling ko na tawagin niya ang isa sa 
kaniyang mga tupa. Ginawa niya iyon, at kaagad ni- 
tong iniwan ang panginginain at ang mga kasama 
nito, at tumakbo patungo sa kamay ng pastol, anu- 
pat may pagkagiliw, at taglay ang maagap na pag- 
sunod na hindi ko pa nakita sa anumang ibang ha- 
yop. Totoo rin ito sa mga tupa sa bansang ito, na 
hindi sila susunod sa isang estranghero, kundi lala- 
yuan nila siya . . . Sinabi sa akin ng pastol na mara- 
mi sa kaniyang mga tupa ang maiilap pa, na hindi 
pa alam ng mga ito ang kanilang mga pangalan, 
ngunit, kapag tinuruan, matututuhan nilang lahat 
ang mga iyon.”---Tingnan ang PASTOL. 

Ang mga lugar noon na angkop sa pag-aalaga ng 
mga tupa ay ang Negeb (1Sa 15:7, 9), Haran (Gen 
29:2-4), lupain ng Midian (Exo 2:16), bulubundu- 
king pook ng Juda, kung saan matatagpuan ang 
lunsod ng Carmel (1Sa 25:2), lupain ng Uz (Job 1: 
1, 3), gayundin ang Basan at Gilead (Deu 32:14: Mik 
714). 

Maraming produktong inilaan ang mga tupa sa 
mga Hebreo at sa iba pang mga bayan. Ang mga si- 
sidlan at mga tambuli ay yari sa mga sungay ng ba- 
rakong tupa. (Jos 6:4-6, 8, 13: 1Sa 16:1) Kung min- 
san, ang balat ng tupa ay ginagawang pananamit 
(Heb 11:37), at ang mga balat ng barakong tupa na 
tinina sa pula ay ginamit sa pagtatayo ng taberna- 
kulo. (Exo 26:14) Sa balahibo ng tupa nanggagaling 
ang sinulid para sa malamang ay pinakakarani- 


1360 


wang materyales para sa pananamit. (Job 31:20, 
Kaw 27:26) Ang mga tupa ay naging mahalagang 
kalakal (Eze 27:21), at ginamit pa ngang pambayad 
ng tributo. (2Ha 3:4, 2Cr 17:11) Kapuwa ang gatas at 
ang karne ng tupa ay nagsilbing pagkain. (Deu 14:4, 
32:14: 2Sa 17:29, Isa 7:21, 22) Ang karne ng magu- 
lang na tupa at ng kordero ay regular na kinakain 
ng mga hari, mga gobernador, at iba pa.-- 1Sa 8:17: 
1Ha 4:22, 23; Ne 5:18, Am 6:4. 

Ang karne ng tupa ay pinakukuluan o iniihaw. 
Para sa Paskuwa, iniihaw nang buo ang isang santa- 
óng-gulang na barakong tupa o lalaking kambing 
matapos itong alisan ng balat at linisin ang mga la- 
mang-loob nito. (Exo 12:5, 9) Kapag ang tupa ay pa- 
kukuluan, babalatan muna ito at pagkatapos ay 
paghihiwalayin sa mga kasukasuan. Kung minsan, 
binabasag ang mga buto para lumabas ang utak ng 
mga iyon. Ang karne at ang mga buto ay sama- 
samang pinakukuluan sa isang malaking sisidlan. 
(Eze 24:3-6, 10; Mik 3:1-3) Kapag luto na ang karne, 
hinahango ito sa palayok, at ang naiwang sabaw ay 
inihahain nang hiwalay. (Ihambing ang Huk 6:19.) 
Tanda ng pagkamapagpatuloy ang paghahanda ng 
kordero para sa isang panauhin.---2Sa 12:4. 

Buong-pananabik na inaabangan ang panahon ng 
paggugupit sa mga tupa, yamang para itong pana- 
hon ng pag-aani. Kaakibat ng okasyong ito ang pag- 
pipiging at pagsasaya.-- 1Sa 25:2, 11, 36, 2Sa 13:23, 
24, 28. 

Ipinagbawal ng Kautusang Mosaiko ang pagkain 
sa taba ng tupa (Lev 7:23-25), gayundin ang pagpa- 
tay sa isang tupa at sa anak nito sa iisang araw. (Lev 
22:28) May mga probisyon din ang Kautusan kung 
paano aasikasuhin ang lumalaboy, nawawala, napi- 
layan, o ninakaw na tupa. (Exo 22:1, 4, 9-13, Deu 22: 
1, 2) Nakadepende sa pagsunod ng Israel sa mga ba- 
tas ng Diyos kung pagpapalain o susumpain ang ka- 
nilang mga kawan.--Deu 7:12, 13: 28:2, 4, 15, 18, 
31, 51. 

Mula pa noong sinaunang panahon, inihahandog 
na ang mga tupa bilang hain. (Gen 4:2, 4; 22:7, 
8, 13; Job 42:8) Sa ilalim ng Kautusan, ang lahat ng 
panganay na lalaking kordero ay dapat ihain, ngunit 
maaari lamang itong ihain kapag nakawalong araw 
na ito. Upang matubos ang isang panganay na lala- 
king asno, isang tupa ang dapat ihandog. (Exo 34: 
19, 20: Lev 22:27) Ang mga barakong tupa ay iniha- 
handog bilang mga handog ukol sa pagkakasala (Lev 
5:15, 16, 18, 6:6), mga handog na sinusunog (Lev 
9:3: 16:3; 23:12), at mga haing pansalu-salo. (Lev 
9:4) Isang barakong tupa ang nagsisilbing handog 
ukol sa pagtatalaga para sa Aaronikong pagkasa- 
serdote. (Exo 29:22, Lev 8:22-28) Araw-araw, da- 
lawang barakong tupa na tig-isang tadng gulang 
ang nagsisilbing palagiang handog na sinusunog. 


1361 


(Exo 29:38-42) Maliban sa palagiang handog na si- 
nusunog, naghahain din ng mga barakong tupa at 
mga lalaking kordero sa pasimula ng bawat buwan 
at sa mga taunang kapistahan. (Bil 28:11, 17-19, 26, 
27: 29:1-38) Naging prominenteng bahagi ng mga 
handog ng Israel ang barakong tupa anupat ginamit 
ng propetang si Samuel ang “taba ng mga barakong 
tupa” at itinulad ito sa “hain.” (1Sa 15:22) Gayun- 
man, may mga panahon na maaaring ihandog ang 
mga babaing kordero bilang mga haing pansalu- 
salo (Lev 3:6), mga handog ukol sa kasalanan (Lev 
4:32: Bil 6:14), at mga handog ukol sa pagkakasala 
(Lev 5:6). 

Makahula at Makasagisag na Paggamit. Sa 
Kasulatan, ang “tupa” ay kadalasang tumutukoy sa 
walang-kalaban-laban, walang-muwang, at, kung 
minsa'y inaabusong bayan ni Jehova. (2Sa 24:17: 
Aw 44:11, 22: 95:7: 119:176, Mat 10:6, 16, Ju 21:16, 
17: Ro 8:36) Bilang mga tupa ng Diyos, labis na nag- 
dusa ang mga Israelita sa ilalim ng di-tapat na mga 
pastol o mga lider. Sa pamamagitan ng kaniyang 
propetang si Ezekiel, inilarawan ni Jehova ang kalu- 
nus-lunos na pagpapabaya ng mga ito: “Ang kawan 
mismo ay hindi ninyo pinakakain. Ang mga nagka- 
sakit ay hindi ninyo pinalakas, at ang maysakit ay 
hindi ninyo pinagaling, at ang may bali ay hindi 
ninyo binendahan, at ang nanabog ay hindi ninyo 
ibinalik, at ang nawala ay hindi ninyo hinanap, kun- 
di may kabagsikan ninyo silang pinamumunuan, 
may paniniil pa man din. At sa kalaunan ay nanga- 
lat sila sapagkat walang pastol, anupat naging pag- 
kain sila para sa bawat mabangis na hayop sa pa- 
rang.” (Eze 34:3-5) Sa kabaligtaran, ang mga tupa ni 
Jesus, kapuwa ang “munting kawan” at ang “ibang 
mga tupa,” na sumusunod sa kaniyang pangungu- 
na, ay inaalagaan nang mabuti. (Luc 12:32, Ju 10: 
4, 14, 16: Apo 7:16, 17) Inihalintulad ni Jesus sa tupa 
yaong mga gumagawa ng mabuti sa pinakamaba- 
ba sa kaniyang mga kapatid, samantalang yaong 
mga tumatangging gumawa niyaon ay itinulad niya 
sa mga kambing.---Mat 25:31-45. 

Kung minsan ang “mga barakong tupa” ay kuma- 
katawan sa mga tao, partikular na sa mapaniil na 
mga lider ng isang bansa na nakatalagang puksain. 
(Jer 51:40, Eze 39:18) Sa Ezekiel 34:17-22, ang mga 
barakong tupa, mga kambing na lalaki, at matabang 
tupa ay kumakatawan sa di-tapat na mga lider ng 
Israel na kumuha ng pinakamabuti para sa kanilang 
sarili at pagkatapos ay dinumhan ang natira para sa 
payat at may-sakit na tupa, samakatuwid nga, ang 
mga taong sinisiil, pinagsasamantalahan, at ipinag- 
tutulakan. 

Sa hula, si Jesu-Kristo ay tinukoy bilang isang 
tupa na dinala patungo sa patayan at bilang isang 
tupang babae na nananatiling pipi sa harap ng ka- 


TURKESA 


niyang mga manggugupit. (Isa 53:7; Gaw 8:32, 35; 
ihambing ang 1Pe 2:23.) Dahil sa papel na gagam- 
panan ni Jesus bilang hain, ipinakilala ni Juan na 
Tagapagbautismo si Jesus bilang “ang Kordero ng 
Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.” Sa 
aklat ng Apocalipsis, ang Anak ng Diyos ay paulit- 
ulit na tinatawag na “Kordero.”--Ju 1:29, Apo 5:6, 
6:16, 7:14, 17: 14:1, 17:14: 19:7. 

Ang Kapangyarihang Pandaigdig ng Medo-Persia 
ay inilarawan bilang barakong tupa na may dala- 
wang sungay na hindi magkapantay. Maliwanag na 
ang mas mataas na sungay ay tumutukoy sa pangi- 
ngibabaw ng mga haring Persiano. (Dan 8:3-7, 20) 
Sa Apocalipsis 13:11, ang mabangis na hayop na 
umahon sa lupa ay ipinakikitang may dalawang su- 
ngay na tulad ng isang kordero, anupat nagpapa- 
hiwatig ng pakunwaring kaamuan. Sa katulad na 
paraan, tinukoy ni Jesus ang mga bulaang pro- 
peta bilang mga lobo na nakadamit-tupa, sama- 
katuwid ay mapanganib, bagaman mukhang di- 
nakapipinsala.--Mat 7:15. 

Ang pagyanig ng Bundok Sinai noong panahong 
ibigay ni Jehova ang Kautusan sa Israel (Exo 19:18) 
ay waring ipinahihiwatig ng pananalitang “mga 
bundok na naglululuksong tulad ng mga barakong 
tupa.'--Aw 114:4-6, ihambing ang Aw 29:5, 6: 68:8. 

Mailap na Tupa. Ang salitang Hebreo na te'oh' 
ay isinalin sa iba't ibang paraan bilang “torong gu- 
bat” (KJ), “antilope” (AS), at “gasela” (Ro). Gayun- 
man, ibinibigay ng Lexicon in Veteris Testamenti 
Libros, nina Koehler at Baumgartner (Leiden, 1958, 
p. 1016), ang “mailap na tupa” bilang isang posi- 
bleng salin, at ganito ang pagkakasalin nito sa Deu- 
teronomio 14:5 at Isaias 51:20. 

Ang maiilap na tupa ay naiiba sa mga alagang 
tupa dahil sa kanilang balahibo na mas magaspang 
kaysa sa lana. Sa ngayon, ang mailap na tupa na 
matatagpuang pinakamalapit sa Palestina ay ang 
Armenian wild sheep (Ovis gmelini). Makikita ito sa 
mga tagaytay ng bundok ng Asia Minor at sila- 
ngang Iran. Wala pang 0.9 m (3 piye) ang taas ng 
barakong tupa na ito hanggang sa kaniyang balikat. 

Tingnan din ang LANA, BALAHIBO NG TUPA. 


TUPA, PINTUANG-DAAN NG MGA. Ting- 
nan ang PINTUANG-DAAN. 


TURBANTE. Tingnan ang PUTONG, PANAKIP SA 
Ulo. 
TURKESA. Isang batong hiyas na di-gaanong 


mamahalin, di-napaglalagusan ng liwanag, hindi 
masinsin ang hilatsa, at may iba't ibang kulay 
mula sa mapusyaw na asul na kulay-langit hang- 
gang sa maputlang berde. Binubuo ito ng hydrous 
phosphate ng aluminyo na may bahid ng tanso 


TURO, TAGUBILIN 


(pinagmumulan ng asul na kulay) at bakal (pi- 
nagmumulan naman ng berdeng kulay). Kapag 
ang mga batong asul ay ininit o ibinilad sa araw, 
ang mga ito ay nagkukulay-berde, na nangyayari 
kung minsan kapag natuyo ang likas na halumig- 
mig ng mga bato sa paglipas ng panahon. Maaaring 
ito ang dahilan kung bakit waring popular ang mga 
berdeng batong turkesa noong sinaunang mga pa- 
nahon. Ginamit ng sinaunang mga Ehipsiyo ang 
turkesa sa mga alahas, at matatagpuan ito sa Penin- 
sula ng Sinai bilang mga buko sa pulang batong- 
buhangin. 

Madaling lilukin ang turkesa dahil ito ay malam- 
bot na bato kung ihahambing sa iba. Ang mataas na 
saserdoteng si Aaron ay naggayak ng nililok na ba- 
tong turkesa sa kaniyang “pektoral ng paghatol.” 
Nakaukit doon ang pangalan ng isa sa 12 tribo ng Is- 
rael, at ito ay nasa unang posisyon sa ikalawang ha- 
nay ng mga bato sa pektoral. (Exo 28:2, 15, 18, 21, 
39:11) Ang makasagisag na “pananamit” na isinuot 
ng hari ng Tiro ay inilalarawang napapalamutian ng 
turkesa kasama ng bawat iba pang uri ng mahala- 
gang bato. (Eze 28:12, 13) Ang Edom ay “manga- 
ngalakal” ng Tiro para sa turkesa, anupat handang 
ibigay ng Tiro ang ilan sa kaniyang mga nakaimbak 
bilang kapalit nito.---Eze 27:2, 16. 


TURO, TAGUBILIN [sa Ingles, instruction]. 
Patnubay na kailangang sundin. Ang pandiwang 
Hebreo na yarrah' ay nangangahulugang “turuan.” 
Ang terminong Hebreo na leqach (turo) ay may sa- 
ligang kahulugan na “pagkuha, pagtanggap.” (Deu 
32:2, ihambing ang Jer 9:20, kung saan ang kaug- 
nay na pandiwa ay lumilitaw sa pananalitang “tang- 
gapin nawa ng inyong pandinig ang salita ng kani- 
yang bibig.”) Sa Kawikaan 16:21, ang termino ring 
ito ay isinasalin bilang “panghikayat.” Ang Grie- 
gong pai-deu'o naman ay nangangahulugang “turu- 
an, parusahan, disiplinahin,” at ang Griegong ka-te- 
khe'o ay nangangahulugang “turuan nang bibigan, 
turuan.” 

Si Jehova ang “Dakilang Tagapagturo” ng kani- 
yang bayan (Isa 30:20), at yaong mga tumatanggap 
ng kaniyang turo, o tagubilin, ay may pananagu- 
tang kumilos na kasuwato nito--- lalakad sila sa ka- 
niyang mga landas' at “pupukpukin nila ang kani- 
lang mga tabak upang maging mga sudsod at ang 
kanilang mga sibat upang maging mga karit na 
pampungos.” (Isa 2:3, 4: Mik 4:2, 3) Palibhasa'y ki- 
nikilala nila ang kahalagahan ng turo ni Jehova at 
nais nila itong sundin, ang kaniyang mga lingkod ay 
nananalangin: “Turuan mo ako, O Jehova, ng tung- 
kol sa iyong daan. Lalakad ako sa iyong katotohanan. 
Pagkaisahin mo ang aking puso na matakot sa iyong 
pangalan.”--Aw 86:11, 27:11, 119:33. 


1362 


Sa sinaunang Israel, inatasan ni Jehova ang mga 
saserdote bilang mga tagapagturo ng kaniyang ba- 
yan. Bilang pagdiriin sa kahalagahan ng pagsunod 
sa turong tatanggapin sa pamamagitan ng alulod na 
ito, sinabi ni Moises: “Gawin mo ang ayon sa salita 
na ibibigay nila sa iyo mula sa dakong iyon na pipi- 
liin ni Jehova, at maingat mong isagawa ang ayon 
sa lahat ng ituturo nila sa iyo. Gawin mo ang ayon 
sa kautusan na itatagubilin nila sa iyo, at ang ayon 
sa hudisyal na pasiya na sasabihin nila sa iyo. Hu- 
wag kang lumihis mula sa salita na ibibigay nila sa 
iyo, sa kanan o sa kaliwa.” (Deu 17:10, 11; 24:8) Sa 
mga kabilang sa kongregasyong Kristiyano, sumu- 
lat ang apostol na si Pablo: “Ang lahat ng bagay na 
isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, 
upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa 
pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay 
magkaroon tayo ng pag-asa.” (Ro 15:4) Samakatu- 
wid, dapat nating saliksikin ang mga utos, bigyang- 
pansin ang mga simulaing nakapaloob sa mga ito, at 
matutuhang mabuti ang mga aral na nakasaad sa 
buong kinasihang Salita ng Diyos at pagkatapos ay 
ikapit ang mga ito sa ating buhay.--Tingnan ang 
PANGMADLANG TAGAPAGTURO. 

Kahit ang maaamong hayop at ang planetang 
Lupa ay maaaring panggalingan ng turo, gaya ng 
sinasabi sa Job 12:7-10. (Kaw 6:6) Sa mga ito ay ma- 
kakakita ang mga taong marurunong ng katibayan 
ng mga gawang-kamay ng Diyos at ng patotoo na 
ang lahat ng buhay ay dumedepende sa Diyos. Ang 
mga taong hindi kumikilos kasuwato ng saganang 
katibayang ito ay “walang maidadahilan, gaya ng 
isinulat ng apostol na si Pablo.---Ro 1:20. 

Si Jesu-Kristo ay tinawag niyaong mga naging 
alagad niya bilang Tagapagturo, o Instruktor, sa ga- 
yon ay kinikilala ang kaniyang awtoridad at ang pa- 
nanagutan nilang sundin ang kaniyang mga tagu- 
bilin. (Luc 5:5: 9:33) Ganito rin ang itinawag kay 
Jesus ng isang grupo ng sampung ketongin na nag- 
makaawa sa kaniya.--Luc 17:13. 

Bagaman ang pagtanggap ng turo ay humihiling 
ng pagsunod at hindi ito inilalaan bilang pampalipas 
lamang ng oras, maitatawid din naman ito sa naka- 
giginhawang paraan. Inutusan ni Jehova si Moises 
na turuan ang Israel ng isang awit na doon ay sina- 
bi niya: “Ang aking turo ay papatak na gaya ng 
ulan, ang aking pananalita ay tutulo na gaya ng ha- 
mog, gaya ng ambon sa damo.” (Deu 32:2) Sumulat 
si Pablo sa Kristiyanong tagapangasiwa na si Timo- 
teo tungkol sa ‘pagtuturo nang may kahinahunan 
doon sa mga hindi nakahilig sa mabuti, baka saka- 
ling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi na umaakay 
sa isang tumpak na kaalaman sa katotohanan.’ (2Ti 
2:25) Gayunman, ang turo ay maaaring magsang- 
kot ng disiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa. 


1363 


Hindi laging madaling tanggapin ang gayong disip- 
lina, ngunit kapag ang isa ay tumugon dito, maglu- 
luwal ito ng “mapayapang bunga, samakatuwid nga, 
ng katuwiran.”---Heb 12:7-11. 

Hindi lahat ng turo ay nanggagaling sa isa na 
may wastong motibo, anupat ang layunin niyaon ay 
hindi rin laging kapaki-pakinabang sa tumatanggap. 
“Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga 
Ehipsiyo,” ngunit sa edad na 40, hayagan niyang 
iniugnay ang kaniyang sarili sa mga Hebreo at ini- 
wan ang mana na maaari sanang napasakaniya sa 
maharlikang mga korte ng Ehipto. (Gaw 7:22) May 
binanggit si Isaias na mga propeta sa Israel na nag- 
bibigay ng bulaang tagubilin, at sumulat si Mikas 
tungkol sa mga saserdoteng nagtuturo “kapalit la- 
mang ng isang halaga.” (Mik 3:11, Isa 9:15) Ang 
ilang tao ay may-kamangmangang bumaling sa 
mga binubong estatuwa upang tumanggap ng turo. 
(Hab 2:18) Matapos suhulan ang mga kawal na nag- 
babantay sa libingan ni Jesus, sinunod nila ang 
tagubiling ibinigay sa kanila na magsinungaling 
tungkol sa tunay na nangyari sa katawan ni Jesus. 


--Mat 28:12-15. 


UBAN. Ang pagkakaroon ng uban o pagputi ng 
buhok ay dahil sa pagkaunti ng mga sangkap na 
nagbibigay ng kulay sa buhok bilang resulta ng 
mga pagbabago sa kemistri ng katawan. Sa mangi- 
lan-ngilang kaso ay maagang pumuputi ang buhok, 
ngunit kadalasan nang kaakibat ito ng pagtanda. 
Kaayon ng huling nabanggit na kalagayan ang pag- 
litaw sa Bibliya ng pandiwang Hebreo na siv (ma- 
ging ubanin) at, mas malimit, ng pangngalang He- 
breo na sehvah’ (mga uban, pagiging may-uban, 
katandaan). (Ru 4:15: 1Sa 12:2, 1Ha 2:6, 9: Job 
15:10, Aw 71:18) Sina Abraham, Gideon, at David 
ay nabuhay hanggang sa “lubos na katandaan [seh- 
vah'|.”--Gen 15:15, 25:8, Huk 8:32, 1Cr 29:28. 
Kinikilala ng Bibliya kapuwa ang kagandahan ng 
kabataan at ang karilagan ng katandaan. “Ang ka- 
gandahan ng mga kabataang lalaki ay ang kanilang 
kalakasan, at ang karilagan ng matatandang lalaki 
ay ang kanilang ulong may uban.” (Kaw 20:29) Lalo 
nang totoo ang huling binanggit kung ang mga in- 
dibiduwal na ito ay sumasamba at naglilingkod kay 
Jehova. “Ang ulong may uban ay korona ng kagan- 
dahan kapag ito ay nasusumpungan sa daan ng ka- 
tuwiran.” (Kaw 16:31) “Yaong mga nakatanim sa ba- 
hay ni Jehova, . . . uunlad pa rin sila sa panahon ng 


UBASAN 


TUWID. Isang lansangan sa Damasco, Sirya. 
(Gaw 9:10, 11; LARAWAN, Tomo 2, p. 748) Noong 
yugtong Romano, isa itong pangunahing daanan 
na bumabagtas sa lunsod mula silangan hanggang 
kanluran nang humigit-kumulang 1.5 km (1 mi). 
Ang gitnang kalye para sa mga sasakyan ay mga 
15 m (50 piye) ang lapad, na may mga daanan na 
may kolonada sa dalawang panig nito para sa mga 
naglalakad. Sa kabuuan, ang malaking lansangang 
ito ay may lapad na mga 26 na m (85 piye). Taglay 
pa rin nito ang katumbas sa Arabe ng dati nitong 
pangalan (Darb al-Mustaqim), bagaman hindi na 
ito tuwid na tuwid, patungo itong K mula sa Sila- 
ngang Pintuang-daan ng lunsod. Sa sinaunang lan- 
sangang ito, sa bahay ng isang lalaki na nagnga- 
ngalang Hudas, nanuluyan si Saul ng Tarso nang 
ilang panahon matapos na magpakita sa kaniya 
ang niluwalhating si Jesu-Kristo. Sa isang pangita- 
in, inutusan ni Jesus ang alagad na si Ananias na 
pumaroon sa tahanang ito sa “lansangan na tinata- 
wag na Tuwid” upang panauliin ang paningin ni 
Saul.---Gaw 9:3-12, 17-19. 


kanilang pagiging may-uban.” (Aw 92:13, 14) Hindi 
sila pababayaan ng kanilang Diyos. (Isa 46:4) Ito 
ang kautusan ni Jehova: “Sa harap ng may uban ay 
titindig ka, at pakukundanganan mo ang pagkatao 
ng isang matanda. ”--Lev 19:32. 

Ang pagiging may-uban, o pagputi ng buhok, ay 
walang kaugnayan sa kasarian ng mga indibiduwal, 
ni isang salik man dito ang natural na kulay ng bu- 
hok, gaya ng dilaw, itim, o pula. Matagal nang kini- 
kilala na ang pagputi ng buhok ay hindi kayang pi- 
gilan o lunasan ng tao o ng siyensiya ng medisina. 
Itinawag-pansin ni Jesu-Kristo ang bagay na ito 
matapos niyang sabihin na hindi natin dapat ipa- 
numpa ang ating ulo.---Mat 5:36. 

Hindi lamang nitong makabagong panahon na- 
tuklasan ang pantina sa buhok, sapagkat noon ay 
gumagamit na nito ang mga Griego at ang mga Ro- 
mano. Ayon kay Josephus, sinasabing tinitina ni He- 
rodes na Dakila ang kaniyang dumaraming uban 
upang ilihim ang kaniyang katandaan.---Jewish An- 
tiquities, XVI, 233 (viii, 1). 


UBAS. Tingnan ang ALAK AT MATAPANG NA INU- 
MIN: BAGING, PISAAN. 


UBASAN. Tingnan ang BAGNG. 


UCAL 


UCAL. Isa na pinag-ukulan ni Agur ng mga sa- 
litang masusumpungan sa Kawikaan kabanata 30. 
Si Ucal ay maaaring isang anak o alagad ni Agur, 
ngunit walang anumang nalalaman nang tiyak 
tungkol sa kaniya.--Kaw 30:1. 


UEL. Isa sa mga anak ni Bani na nagpaalis sa 
kanilang mga asawang banyaga at mga anak bilang 
tugon sa payo ni Ezra.--Ezr 10:10, 11, 34, 44. 


ULA. Isang Aserita na ang tatlong anak ay mga 
ulo ng mga pantribong pamilya at magigiting na 
mandirigma.--1Cr 7:39, 40. 


ULAI. Isang “daanang-tubig” na bumabagtas 
sa Susan (Susa) sa Elam o malapit doon. Sa kaha- 
baan ng Ulai ay tinanggap ni Daniel ang pangitain 
tungkol sa barakong tupa at sa kambing na lalaki. 
Hindi matiyak kung ang propeta ay aktuwal na pu- 
maroon mula sa Babilonya o inilipat sa lokasyong 
iyon sa pamamagitan ng pangitain. (Dan 8:1-3, 6, 
16) Iba-iba ang palagay tungkol sa Ulai, at mahirap 
matukoy ang lugar na ito dahil sa paglipas ng ma- 
raming siglo, waring ang landas ng mga ilog sa ka- 
paligiran nito ay nagbago. May mga nagsasabi na 
ang Ulai ay ang Ilog Karkheh. Ayon naman sa iba, 
ito'y isang artipisyal na kanal sa gawing H o HS ng 
Susan at idinurugtong nito ang Karkheh sa isa 
pang ilog. 

ULAM. 

1. Ama ni Bedan:, mula sa tribo ni Manases. 
— 1Cr 7:14, 16, 17. 

2. Malayong inapo ni Saul, mula sa tribo ni Ben- 
jamin, na ang mga anak ay namumukod-tanging 
mga mamamana. Ang mga inapo ni Ulam, mga 
“anak at apo,” ay may bilang na mga 150 noong pa- 
nahon ng mananalaysay.--- 1Cr 8:33, 39, 40. 


ULAN. Isang mahalagang bahagi ng siklo kung 
saan ang tubig na pumapailanlang patungo sa at- 
mospera bilang singaw mula sa lupa at sa mga 
katubigan ng globo sa kalaunan ay namumuo at 
pumapatak sa lupa, sa gayon ay naglalaan ng halu- 
migmig na kailangan ng mga halaman at mga ha- 
yop. Binabanggit ng Bibliya ang ulan may kaugna- 
yan sa siklong ito na mahusay ang pagkakaayos at 
maaasahan.---Job 36:27, 28, Ec 1:7, Isa 55:10. 

Bukod sa pangkalahatang mga salita para sa ulan, 
ang ilang terminong Hebreo at Griego na tumutu- 
koy sa ulan ay may iba't ibang kahulugan gaya ng 
“ulan (downpour); buhos ng ulan” (1Ha 18:41, Eze 
1:28), “walang-tigil na ulan” (Kaw 27:15), “ulan sa 
taglagas o maagang ulan” at “ulan sa tagsibol o hu- 
ling ulan” (Deu 11:14: San 5:7), “ambon” (Deu 32:2), 
“bagyong maulan” (Isa 4:6), at “saganang ulan” (Aw 
65:10). 


1364 


Maaga sa kasaysayan ng paghahanda sa lupa, 
'ang Diyos ay hindi pa nagpapaulan sa ibabaw ng 
lupa,’ ngunit “isang manipis na ulap ang pumapai- 
lanlang mula sa lupa at dinidiligan nito ang buong 
ibabaw ng lupa.” Maliwanag na ang panahong tinu- 
tukoy ay maaga noong ikatlong “araw” ng pag- 
lalang, bago lumitaw ang pananim. (Gen 1:9-13, 
2:5, 6, tingnan ang SINGAW, MANIPIS NA ULAP.) Ang 
unang pagkakataon sa rekord ng Bibliya kung kailan 
espesipikong binanggit ang pagpatak ng ulan ay 
nasa ulat tungkol sa Baha. Noon ay “nabuksan ang 
mga pintuan ng tubig ng langit,” at “ang ulan sa iba- 
baw ng lupa ay nagpatuloy nang apatnapung araw 
at apatnapung gabi.”--Gen 7:11, 12; 8:2. 

Kung Paano Ito Namumuo. Bilang pagdiriin 
sa limitadong pagkaunawa ng tao tungkol sa mga 
puwersa at mga batas ng paglalang at ng lupa, ga- 
nito ang isa sa mga tanong ni Jehova kay Job: “May 
ama ba ang ulan?” (Job 38:28) Bagaman malawa- 
kang pinag-aaralan ng mga meteorologo kung paa- 
no namumuo ang ulan, ang resulta, ayon sa The 
World Book Encyclopedia, ay “mga teoriya” lamang. 
(1987, Tomo 16, p. 123, 124) Habang ang mainit na 
hangin na may dalang singaw ng tubig ay pumapa- 
ilanlang at lumalamig, ang halumigmig ay namu- 
muo at nagiging maliliit na butil ng tubig. Ayon sa 
isang teoriya, habang ang mas malalaking butil ng 
tubig ay dumaraan sa isang ulap, tumatama ang 
mga ito sa mas maliliit na butil ng tubig at sumasa- 
nib sa mga iyon, hanggang sa bumigat ang mga ito 
anupat hindi na kayang dalhin ng hangin. Iminu- 
mungkahi naman ng isa pang teoriya na ang mga 
kristal ng yelo ay namumuo sa ibabaw ng mga ulap 
kung saan ang temperatura ay mas mababa sa an- 
tas ng pagyeyelo at nagiging ulan kapag dumaraan 
ang mga ito sa mas mainit na hangin. 

Si Jehova ang Pinagmumulan Nito. Si Jeho- 
va ay hindi basta “diyos ng ulan” para sa Israel. Hin- 
di siya katulad ni Baal, na ipinalagay ng mga Cana- 
anita na nagdala ng tag-ulan noong magising siya 
at mabuhay. Kinilala ng tapat na mga Israelita na si 
Jehova, hindi si Baal, ang makapipigil sa mahala- 
gang ulan. Malinaw itong ipinakita nang magpasa- 
pit si Jehova sa Israel ng isang tagtuyot noong ang 
pagsamba roon kay Baal ay nasa kasukdulan nito, 
noong panahon ng propetang si Elias.--1Ha 17:1, 7: 
San 5:17, 18. 

Si Jehova ang naghanda ng ulan para sa lupa. 
(Aw 147:8; Isa 30:23) “Humukay [siya] ng lagusan 
para sa baha,” marahil ay tumutukoy sa paraan 
kung paanong pinauulan ng Diyos ang mga ulap sa 
ilang partikular na bahagi ng globo. (Job 38:25-27, 
ihambing ang Aw 135:7; Jer 10:13.) Ang kakayahan 
niya na kontrolin ang ulan kasuwato ng kaniyang la- 
yunin ang isa sa mga bagay na ipinagkaiba ni Jeho- 


1365 


va sa walang-buhay na mga idolong diyos na sina- 
samba ng mga bansang nakapalibot sa Israel. (Jer 
14:22) Sa Lupang Pangako, mas napahalagahan ito 
ng mga Israelita kaysa noong sila ay nasa Ehipto, 
kung saan napakadalang umulan.--Deu 11:10, 11. 

Noong nangangaral sila sa mga Griego sa Listra, 
ipinaliwanag nina Pablo at Bernabe na ang mga ulan 
ay nagsisilbing isang patotoo tungkol sa “Diyos na 
buhay” at isang pagtatanghal ng kaniyang kabuti- 
han. (Gaw 14:14-17) Ang mga pakinabang sa ulan 
ay tinatamasa hindi lamang ng mga mabuti at ma- 
tuwid kundi ng lahat ng tao, kaya itinawag-pansin 
ni Jesus na ang pag-ibig na ipinakikita ng Diyos 
may kaugnayan dito ay dapat magsilbing isang pa- 
risan para sa mga tao.---Mat 5:43-48. 

Ang Ulan sa Lupang Pangako. Ang isang ba- 
gay na katangi-tangi sa klima ng Lupang Pangako 
ay ang iba't ibang antas nito ng pag-ulan. Ang da- 
lawang pangunahing salik na nakaiimpluwensiya sa 
dalas at lakas ng ulan sa isang lugar ay kung gaano 
ito kalapit sa dagat at kung gaano ito kataas. Mada- 
las umulan sa mga kapatagan na nasa kahabaan ng 
Mediteraneo kapag tag-ulan, at mas madalang ito sa 
gawing T kaysa sa bandang H. Mas malakas naman 
ang ulan sa mga burol at mga bundok dahil mas 
masinsin ang pamumuo roon ng halumigmig na ti- 
natangay nang pasilangan mula sa dagat. Ang Libis 
ng Jordan ay nasa isang “lilim sa ulan,” yamang ka- 
pag dumaraan ang hangin sa ibabaw ng mga bun- 
dok, halos natutuyuan na iyon ng halumigmig nito, 
at ang hangin ay umiinit habang bumababa ito sa 
libis. Gayunman, kapag ang hanging ito ay nakara- 
ting sa mataas na talampas sa S ng Jordan, muling 
namumuo ang mga ulap, anupat lumilikha ito ng 
ulan. Ito ang dahilan kung bakit may isang paha- 
bang lupain sa S ng Jordan na maaaring panginai- 
nan ng mga hayop o sakahin nang kaunti. Sa mas 
dako pang S ay naroon ang disyerto, kung saan na- 
pakahina at di-palagian ang ulan anupat hindi ito 
mapakikinabangan sa pagtatanim o sa pagpapastol 
ng mga kawan. 

Mga kapanahunan. Ang dalawang panguna- 
hing kapanahunan sa Lupang Pangako, ang tag- 
araw at ang taglamig, ay mas tumpak na malasin 
bilang ang tagtuyo at ang tag-ulan. (Ihambing ang 
Aw 32:4, Sol 2:11, tlb sa Rbi8.) Mula sa kalagitnaan 
ng Abril hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre, ka- 
unting-kaunting ulan lamang ang pumapatak. Ma- 
dalang ang ulan sa yugtong ito kung kailan isinasa- 
gawa ang pag-aani. Ipinakikita ng Kawikaan 26:1 
na ang ulan sa panahon ng pag-aani ay itinutu- 
ring na kakatwa. (Ihambing ang 1Sa 12:17-19.) 
Kapag tag-ulan, hindi naman palaging umuulan, 
salit-salitan ang pag-ulan at ang mga araw na ma- 
aliwalas. Yamang ito rin ang malamig na panahon, 


ULAN 


napakaginaw ang maulanan. (Ezr 10:9, 13) Kaya na- 
man, ang isang komportableng silungan ay lubhang 
pinahahalagahan.---Isa 4:6, 25:4, 32:2, Job 24:8. 

Ulan sa taglagas at sa tagsibol. Binabanggit 
ng Bibliya ang “ulan sa taglagas [maagang ulan 
o unang ulan] at ulan sa tagsibol [huling ulan],” na 
ipinangako ng Diyos bilang isang pagpapala sa tapat 
na mga Israelita. (Deu 11:14, tlb sa Rbi8, Jer 5:24; 
Joe 2:23, 24) Matiyagang hinihintay ng magsasaka 
ang ulan sa mga yugtong ito sa pagitan ng tag-araw 
at taglamig. (San 5:7, ihambing ang Job 29:23.) Ang 
maagang ulan, o ulan sa taglagas, (pasimula sa ban- 
dang kalagitnaan ng Oktubre) ay pinananabikang 
dumating sapagkat pinapawi nito ang init at pagka- 
tuyo ng tag-araw. Kailangan ito bago magsimula 
ang pagtatanim, dahil pinalalambot ng ulang ito 
ang lupa upang maararo ng magsasaka ang kani- 
yang lupain. Sa katulad na paraan, ang huling ulan, 
o ulan sa tagsibol (bandang kalagitnaan ng Abril) 
ay kinakailangan upang madiligan ang lumalaking 
mga pananim upang gumulang ang mga ito, at par- 
tikular na upang mahinog ang mga butil.---Zac 
10:1: Am 4:7: Sol 2:11-13. 

Makasagisag na Paggamit. Kapag pinagpa- 
pala ng Diyos ang Israel ng mga ulan sa takdang pa- 
nahon ng mga ito, nagbubunga ito ng kasaganaan. 
Kaya naman maipangangako ni Oseas na si Jehova 
ay darating na gaya ng bumubuhos na ulan, anu- 
pat “gaya ng ulan sa tagsibol na bumabasa sa lupa,” 
para roon sa mga nagsisikap na makilala siya. (Os 
6:3) Ang mga tagubilin ng Diyos ay “papatak na 
gaya ng ulan” at ang kaniyang mga pananalita ay 
"gaya ng ambon sa damo at gaya ng saganang ulan 
sa pananim.” (Deu 32:2) Ang mga ito ay manunuot 
nang unti-unti ngunit magiging sapat upang maka- 
paglaan ng lubusang ginhawa, gaya ng ulan sa pa- 
nanim. Sa katulad na paraan, isang pinagmumulan 
ng ginhawa at kasaganaan ang inilarawan nang 
ihalintulad ang muling-tinipong nalabi ng Jacob sa 
“saganang ulan sa pananim.”---Mik 5:7. 

Ang paghahari ng hari ng Diyos na inilarawan sa 
Awit 72 ay kakikitaan ng kasaganaan at pagpapala. 
Dahil dito, siya ay inilarawang bumababa na “tulad 
ng ulan sa ibabaw ng tinabasang damo, tulad ng sa- 
ganang ulan na bumabasa sa lupa” at nagpapasibol 
ng sariwang pananim. (Aw 72:1, 6, ihambing ang 
2Sa 23:3, 4.) Ang kabutihang-loob ng isang hari ay 
inihalintulad sa “ulap ng ulan sa tagsibol,” sapagkat 
naghuhudyat ito ng kaayaayang mga kalagayan, 
kung paanong tinitiyak ng mga ulap na nagdadala 
ng ulan ang pagdating ng tubig na kinakailangan 
upang mamunga ang mga pananim.---Kaw 16:15. 

Gayunman, ang pumapatak na ulan ay hindi la- 
ging nagdudulot ng pananim na pagpapala sa ta- 
ong nagsasaka, ang lupang nadiligan ay maaaring 


ULAP 


magsibol ng mga tinik at mga dawag. Ginamit ito ni 
Pablo bilang isang halimbawa, anupat inihambing 
niya ang lupang nadiligan ng ulan sa mga Kristiya- 
no na “nakatikim ng makalangit na kaloob na wa- 
lang bayad, at naging mga kabahagi sa banal na es- 
piritu.” Kung hindi sila magluluwal ng mga bunga 
ng espiritu at sa halip ay hihiwalay sa katotohanan, 
sila ay nakatakdang sunugin, tulad ng isang bukid 
na mga tinik lamang ang iniluluwal.---Heb 6:4-8. 

Sa pangitain ni Juan sa Apocalipsis, nakakita siya 
ng “dalawang saksi” na may “awtoridad na sarhan 
ang langit upang walang bumuhos na ulan sa mga 
araw ng kanilang panghuhula.” (Apo 11:3-6) Hindi 
ipahahayag ng “mga saksing’ ito, na kumakatawan 
sa Diyos bilang “mga propeta, o mga tagapagsalita, 
ang pagsang-ayon o pagpapala ng Diyos sa mga 
plano at mga gawain ng balakyot na mga tao sa 
lupa. Tulad ni Elias, na nagpatalastas ng tatlo-at- 
kalahating-taong tagtuyot sa Israel dahil sa pagsa- 
sagawa nila ng pagsamba kay Baal na itinaguyod 
ni Haring Ahab at ng asawa nito na si Jezebel, 
sa makasagisag na paraan din naman, “ang langit 
ay sasarhan' ng 'dalawang saksing ito upang wa- 
lang dumating na nakarerepreskong “ulan” mula sa 
Diyos na magpapaunlad sa gayong mga pagsisikap 
ng mga tao.--1Ha 17:1-18:45, Luc 4:25, 26, San 
5:17, 18. 


ULAP. Isang nakikitang kimpal ng mga partiku- 
la, kadalasa'y tubig o yelo, na nakalutang sa himpa- 
pawid. Ang pangunahing salitang Hebreo para sa 
“ulap” ay anan’, anupat ang karamihan sa mga pag- 
litaw nito ay tumutukoy sa haliging “ulap” na pu- 
matnubay sa mga Israelita nang tumawid sila sa 
ilang na disyerto. (Exo 13:21) Ang “manipis na 
alabok,” “mga ulap,” “maulap na kalangitan,” at 
“kalangitan” ay tinutukoy ng iba't ibang anyo ng 
Hebreong sha chaq, mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “dikdikin nang pino, agnasin.” (Isa 
40:15: Aw 36:5; Jer 51:9, Aw 89:37, Aw 18:42, Job 
14:19) Ang mga salitang Griego na tumutukoy sa 
isang “ulap” ay nephos at ne-phele, samantalang 
ang gno'phos ay tumutukoy naman sa isang “madi- 
lim na ulap.”--Heb 12:1, Mat 17:5, Heb 12:18. 

Mula sa kalagitnaan ng Hunyo hanggang sa kala- 
gitnaan ng Setyembre, karaniwang maaliwalas ang 
kalangitan sa Israel, bagaman may mga kaulapan 
ng alikabok, na lumilitaw lalo na sa pagtatapos ng 
kapanahunan ng tagtuyot, dahil sa mainit na ha- 
nging S mula sa disyerto. Isa pa, partikular na kapag 
Agosto, manaka-nakang dumarating mula sa K ang 
mga ulap na cirrostratus na walang dalang ulan. 
Ang mga ito man ay hinihintay ng mga tumatahan 
doon, sapagkat naglalaan ito ng lilim at sa gayon 
ay nagdudulot ng kaunting ginhawa mula sa init. 
(Isa 25:5, ihambing ang Job 7:2.) Kapag Setyembre 


1366 


o Oktubre, nagsisimula naman ang mas madalas na 
paglitaw ng mga ulap sa kanluraning kagiliran, anu- 
pat namumuo ang mga ito sa ibabaw ng Meditera- 
neo, bagaman kadalasan ay kalagitnaan na ng Ok- 
tubre bago aktuwal na magsimula ang tag-ulan. 
Ngunit sa panahon ng tag-init, sa ilang seksiyon ng 
lupain, may manipis na ulap tuwing umaga na kaa- 
gad naglalaho pagsikat ng araw.---Os 6:4. 

Kapag panahon ng tag-ulan, napakabilis mamuo 
ang bagyo, anupat nagsisimula sa napakaliit na ulap 
sa K. (1Ha 18:44, 45) Nabubuhayan ng loob ang 
magsasaka kapag may ulap na lumitaw sa mga kan- 
luraning bahagi. (Luc 12:54) Gayunman, malulugi 
ang isa na nag-aatubiling gumapas dahil sa pagti- 
ngin sa mga ulap na di-tiyak kung kailan darating. 
Ginamit ang katotohanang ito sa pagpapapayo sa 
mga lingkod ng Diyos na ipagpatuloy nila ang kani- 
lang gawain anuman ang kalagayan.---Ec 11:4. 

Ang karunungan at kalakasan ng Diyos na Jeho- 
va na Maylalang ay makikita sa kakayahan niyang 
kontrolin ang mga ulap. Tinukoy niya ang mga ito 
bilang “mga pantubig na banga” na naitatagilid at 
naibubuhos ang laman sa lupa. Sinabi niya: “Sino 
ang may-kawastuang makabibilang ng mga ulap 
nang may karunungan, o ang mga pantubig na ba- 
nga sa langit--sino ang makapagtatagilid ng mga 
iyon?” (Job 38:37) Inilarawan niya ang proseso ng 
ebaporasyon at kondensasyon, anupat sinabi: “Pina- 
iilanlang niya ang mga patak ng tubig, ang mga 
iyon ay nasasala bilang ulan para sa kaniyang ma- 
nipis na ulap, anupat ang mga ulap ay pumapatak, 
ang mga iyon ay tumutulo nang sagana sa sangka- 
tauhan. Tunay nga, sino ang makauunawa sa mga 
suson ng ulap, ang mga dagundong mula sa kani- 
yang kubol?”---Job 36:27-29. 

Makatalinghagang Paggamit. Palibhasa'y wa- 
lang tao ang maaaring makakita sa kaniya at mabu- 
hay pa, ginamit ni Jehova ang ulap bilang sagisag 
ng kaniyang presensiya. Sa Bundok Sinai, noong pa- 
nahong ibigay sa Israel ang Kautusan, isang madi- 
lim na ulap ang tumakip sa bundok, mula sa ulap ay 
lumabas ang mga kidlat at kulog, ang malakas na 
tunog ng trumpeta, at isang malakas na tinig. (Exo 
19:16-19, 24:15: Heb 12:18, 19) Sinabi ni Jehova kay 
Moises na nagpakita siya sa ganitong paraan upang 
makapagsalita siya kay Moises at upang sa pagkari- 
nig niyaon ay manampalataya ang mga tao kay Moi- 
ses bilang kinatawan ng Diyos.---Exo 19:9. 

Nagsugo si Jehova ng isang anghel na nasa isang 
ulap bilang “kaniyang sariling mensahero” upang 
pumatnubay sa Israel sa paglabas mula sa Ehipto at 
sa pagtahak sa ilang. (Isa 63:9) Sa pamamagitan ng 
anghel na iyon, makasagisag na dumungaw si Jeho- 
va mula sa ulap upang lituhin ang mga Ehipsiyo. 
(Exo 13:21, 22, 14:19, 24, 25) Ginamit din ni Jehova 


1367 


ang ulap upang bautismuhan sila kay Moises bilang 
isang bansa, anupat ang tubig ay nasa magkabilang 
panig nila at ang ulap naman ay nasa itaas at liku- 
ran. Sa gayon, sila ay “nabautismuhan kay Moises sa 
pamamagitan ng ulap at ng dagat.”--- 1Co 10:2; ting- 
nan din ang Bil 14:14. 

Nang itayo ang tabernakulo sa ilang, ang ulap ay 
nanatili sa ibabaw niyaon at “pinuno ng kaluwalha- 
tian ni Jehova ang tabernakulo,” kaya naman hindi 
nakapasok si Moises. (Exo 40:34, 35; ihambing ang 
1Ha 8:10-12, Apo 15:8.) Pagkatapos nito, tumigil ang 
ulap sa ibabaw ng Kabanal-banalan, kung saan na- 
roroon ang kaban ng tipan, at ang ulap ay naging 
isang haliging apoy sa gabi. Walang alinlangang na- 
kikita ang ulap na ito sa lahat ng panig ng kampo, 
anupat ito ang naging palatandaan ng pinakasentro 
ng kampo. Kapag pumapaitaas ito, ang Israel ay 
naghahandang lumikas ng kampo. Kapag lumilipat 
ito, sinusundan nila ang direksiyon nito patungo sa 
susunod na dakong pagkakampuhan, bagaman ma- 
lamang na ang eksaktong lugar na pagtatayuan ng 
kampo ay pinili sa tulong ni Hobab, na lubusang na- 
kababatid sa lupaing iyon, kabilang na ang mga da- 
kong tubigan at iba pang bagay na kailangan ng ga- 
yong kampo na pagkalaki-laki.--Exo 40:34-38, Bil 
10:29-32. 

Sa loob ng Kabanal-banalan, sa ibabaw ng kaban 
ng tipan, ay may isang ulap na napakaningning, 
ang tanging liwanag sa silid na iyon. (Lev 16:2) Sa 
wikang Hebreo na ginamit pagkalipas ng panahon 
ng Bibliya, tinawag itong Shekina. Sa Araw ng Pag- 
babayad-Sala, kapag pumapasok ang mataas na sa- 
serdote sa Kabanal-banalan taglay ang dugo ng 
mga hayop, tumatayo siya sa makasagisag na para- 
an sa presensiya ni Jehova. Sa iba pang mga pag- 
kakataon, kapag hindi siya pumapasok sa Kaba- 
nal-banalan kundi tumatayo lamang sa harap ng 
kurtina upang magharap ng isang mahalagang ba- 
gay kay Jehova ukol sa kasagutan Niya, itinuturing 
na nakatayo siya sa harap ni Jehova.---Bil 27:21. 

Noong isang pagkakataon, ang sariling tinig ni Je- 
hova ay narinig mula sa isang maliwanag na ulap, 
anupat nagpapahayag ng pagsang-ayon sa kani- 
yang bugtong na Anak. Ito ang maningning na ulap 
na lumilim kay Jesus at sa kaniyang tatlong apostol 
na sina Pedro, Santiago, at Juan sa bundok kung 
saan naganap ang pagbabagong-anyo.---Mat 17:5. 

Nang umakyat si Jesus sa langit, ayon sa ulat, “ki- 
nuha siya ng isang ulap mula sa kanilang paningin.” 
(Gaw 1:9) Hindi nakita ng mga alagad na nakasakay 
si Jesus sa isang ulap, kundi sa halip, tinakpan siya 
ng ulap anupat hindi na nila siya makita. Tumutu- 
long ito sa atin na maunawaan ang mga salita ni Je- 
sus may kinalaman sa kaniyang pagkanaririto: “Ma- 
kikita nila ang Anak ng tao na dumarating na nasa 
ulap taglay ang kapangyarihan at dakilang kaluwal- 


ULAP 


hatian,” at ang pananalita sa Apocalipsis: “Dumara- 
ting siya na nasa mga ulap, at makikita siya ng ba- 
wat mata.” (Luc 21:27: Mat 24:30, Apo 1:7) Sa mga 
kaso noong nakaraan, ang mga ulap ay kumatawan 
sa di-nakikitang presensiya, ngunit maaaring “ma- 
kita ng mga tagamasid ang kahulugan nito sa pa- 
mamagitan ng kanilang “mga mata” ng kaisipan. 
Sa kasong ito, dahil sa pisikal na mga pangyayari na 
nakikita, “makikita” o matatanto ng isa na tumiti- 
ngin na si Kristo ay presente bagaman di-nakikita. 
--Tingnan din ang Mat 24, Mar 13, Apo 14:14. 

Nang pumarito si Jesus sa lupa, taglay ang lahat 
ng pagkakakilanlan ng Mesiyas, may-kaimbutang 
tumanggi ang mga Judio na kilalanin siya sapagkat 
ipinagpilitan nila na patotohanan niya ang kaniyang 
pagiging Mesiyas at tuparin niya nang literal ang 
pangitain sa Daniel 7:13, 14, kung saan ipinakiki- 
tang ang Anak ng tao ay dumarating kasama ng 
mga ulap sa langit patungo sa harap ng Sinauna sa 
mga Araw, ang Diyos na Jehova, upang tanggapin 
ang kaniyang kaharian. Naipagkamali nila ang kani- 
yang pagkanaririto taglay ang kapangyarihan ng 
Kaharian sa kaniyang unang pagparito. Sinabi niya 
sa kanila na walang gayong tanda ang ibibigay sa 
kanila.---Luc 11:29. 

Pabor. Mabuti ang ipinangangahulugan ng 
“mga ulap” para roon sa mga kinalulugdan ng 
Diyos. Sinasabi ng Kawikaan 16:15 na ang kabuti- 
hang-loob ng hari ay “tulad ng ulap ng ulan sa tag- 
sibol.” Ang epekto ng ulap bilang pantakip o kubli- 
han ng isa upang hindi siya makita ay ginagamit 
upang ilarawan ang pagkilos ni Jehova may kinala- 
man sa mga kasalanan ng kaniyang bayan, anupat 
pinapawi ang kanilang mga pagsalansang “na gaya 
ng sa isang ulap.” (Isa 44:22) Kabaligtaran nito, sa 
wari ay hinaharangan niya ng isang kaulapan ang 
paglapit niyaong mga mapaghimagsik, upang ang 
kanilang panalangin ay hindi makaraan.---Pan 3:44. 

Pagiging pansamantala, di-mapananaligan. 
Ang maninipis na ulap sa umaga na madaling nag- 
lalaho ay ginamit sa makasagisag na paraan para sa 
pabagu-bago at panandaliang maibiging-kabaitan 
ng Efraim at Juda sa Diyos, gayundin sa pagiging 
panandalian ng pag-iral ng Efraim dahil sa pagba- 
ling nito sa huwad na pagsamba.---Os 6:4, 13:3. 

Ang taong naghahambog na nagbibigay siya, 
ngunit hindi naman niya iyon ginagawa, ay na- 
kasisira ng loob gaya ng isang ulap na walang 
ulan. (Kaw 25:14) Ang mga nag-aangking Kristiya- 
no ngunit patuloy namang nagsasagawa ng imora- 
lidad, katiwalian at nagpaparumi sa kongregasyon 
ay inihalintulad sa mga ulap na walang tubig na 
ipinapadpad ng hangin, dahil sa kanilang masa- 
kim na pagsunod sa makalamang mga pagnanasa. 
--Jud 12, tingnan ang SINGAW, MANIPIS NA ULAP. 


ULILA 


ULILA. Tingnan ang BATANG LALAKING WALANG 
AMA. 


ULING, BAGA. Ang uling ay ang maitim, 
marupok, at magaspang na anyo ng karbon, at ka- 
dalasa'y labi ng sinunog na kahoy. Upang maka- 
gawa ng uling noong sinaunang panahon, isang 
bunton ng kahoy ang tinatabunan ng lupa at da- 
han-dahang sinusunog sa loob ng ilang araw, anu- 
pat may sapat lamang na hangin upang masunog at 
sumingaw ang mga gas. Ang prosesong ito ay na- 
kalilikha ng isang dalisay na anyo ng karbon. Kaila- 
ngan dito ang maraming panahon at maingat na 
pagbabantay. Gayunpaman, ang uling na produkto 
nito ang mas pinipiling gamitin bilang panggatong 
kapag kailangan ang matinding init na tuluy-tuloy 
at walang usok. Walang katibayan na gumamit ng 
likas na mineral na coal sa sinaunang Israel. 

Ang baga o nagniningas na uling, sa siga man 
o sa isang brasero, ay ginagamit na pampainit ka- 
pag malamig ang panahon. (Isa 47:14: Jer 36:22, Ju 
18:18) Ang pantay-pantay na init ng baga na wa- 
lang liyab at usok ay tamang-tama rin para sa pag- 
luluto. (Ju 21:9) Kailangang-kailangan ang uling 
o mga baga sa pagtunaw at pagdadalisay ng mga 
metal: kung wala ang mga ito, halos imposibleng 
maabot at mapanatili ang matataas na temperatu- 
rang kailangan upang matunaw ang mga inambato 
(ore) at maging taganas na metal. (Isa 44:12, 54:16, 
tingnan ang PAGDADALISAY, TAGAPAGDALISAY.) Ganito 
rin ginagatungan ang mga hurnuhan ng bakal sa 
ngayon, anupat inilalagay ang inambato sa pagitan 
ng mga suson ng baga. Lumilitaw na sa pamamara- 
ang ito nagmula ang ganitong kawikaan: Ang pag- 
papakita ng kabaitan sa isang kaaway ay tulad ng 
pagbubunton ng maaapoy na baga sa kaniyang ulo: 
pinalalambot nito ang kaniyang galit at pinalilitaw 
ang kaniyang mabubuting katangian. (Kaw 25:22, 
Ro 12:20) Ginamit ng “babaing marunong” na taga- 
Tekoa ang ilustrasyon ng aandap-andap na ningas 
ng mga baga upang lumarawan sa kaniyang natiti- 
rang supling na magpapatuloy ng kaniyang angkan. 
--2Sa 14:1-7. 

Gaya ng makikita sa mga talatang nabanggit na, 
ang mga salitang Hebreo na ga-cheleth at pe:cham' 
ay hindi laging isinasalin bilang “uling,” sapagkat 
kadalasa'y tumutukoy ang mga ito sa mga baga 
o nagniningas na mga baga. Noon, kahoy ang gina- 
gamit na panggatong sa altar ng tabernakulo (Lev 1: 
7, 8: 3:5), at kapag Araw ng Pagbabayad-Sala, ang 
usok ng insenso ay kumakalat sa ibabaw ng kaban 
ng tipan dahil sa “nagniningas na baga ng apoy 
mula sa altar.” (Lev 16:12, 13) Inilarawan ni Isaias 
ang isang mananamba sa idolo na gumawa ng isang 
diyos mula sa isang punungkahoy at pagkatapos ay 
ginamit niya ang tirang kahoy upang magpaliyab 


1368 


ng apoy na ang mga baga niyaon ay pinaglutuan 
niya ng kaniyang tinapay.--Isa 44:14, 15, 19. 

Sa maraming talata ng Kasulatan, ang mga 
“baga” ay ginagamit sa tila makasagisag o makata- 
linghagang diwa, anupat tumutukoy sa anumang 
substansiyang nagbabaga, mainit, at nagniningas. 
(2Sa 22:9; Job 41:21: Aw 18:8, 12, 13, 140:10, Eze 
1:13; 10:2, 24:11) Ginamit ang mainit at “nagnini- 
ngas na mga baga ng mga punong retama” upang 
lumarawan sa kagantihang sasapit sa isa na may 
“mapandayang dila.”---Aw 120:2-4. 


ULO. Ang pinakaitaas na bahagi ng katawan ng 
tao, ang kinaroroonan ng utak at ng mga sangkap 
ng paningin, pandinig, pang-amoy, at panlasa. Ang 
ulo (sa Heb., ro'sh, sa Gr., ke-pha-le) ay itinatampok 
sa Bibliya kapuwa sa literal at sa makasagisag na 
mga diwa. 

Pagdurog o Pagsugat. Masusumpungan sa ak- 
lat ng Eclesiastes ang isang metaporikong paglalara- 
wan sa mga epekto ng pagtanda na nauuwi sa ka- 
matayan. (Ec 12:1-7) Inilalarawan ng “pagkadurog 
ng ginintuang mangkok’ ang pagtigil ng paggana 
ng utak sa tulad-mangkok na bao ng ulo pagkama- 
tay ng isa. Ang kamatayan o pagkapuksa ay isina- 
sagisag naman ng pananalitang ‘pagdurog (o pag- 
basag) sa ulo.” (Aw 68:21: 74:13, 14) Sinasabi ng 
unang hula ng Bibliya (Gen 3:15) na matapos masu- 
gatan sa sakong ang ‘binhi ng babae,’ susugatan na- 
man nito ang ulo ng serpiyente. Bilang katuparan, 
ipinakikita ng ibang mga teksto na ang Serpiyente, 
si Satanas na Diyablo, ay ikukulong sa isang kalali- 
man kung saan hindi siya makalalabas sa loob ng 
isang libong taon at di-magtatagal pagkatapos nito 
ay lilipulin siya magpakailanman sa “lawa ng apoy,” 
ang “ikalawang kamatayan.”--Apo 20:1-3, 7, 10, 14, 
12:9. 

"Pagtataas ng' o 'Pag-aangat sa Ulo ng Isa." 
Nang malugmok dahil sa kahihiyan at kaligaligan, 
umasa si Haring David kay Jehova bilang kaniyang 
Kalasag at ang Isa na nagtataas ng kaniyang ulo,” 
kung kaya muli niyang naiangat ang kaniyang ulo. 
(Aw 3:3, ihambing ang Luc 21:28.) Bilang katuparan 
ng pagpapakahulugan ni Jose sa isang panaginip, 
iniangat ni Paraon ang ulo'ng kaniyang punong ka- 
tiwala ng kopa sa pamamagitan ng pagsasauli rito sa 
dating katungkulan nito. Ngunit iniangat ni Paraon 
ang ulo mula sa” kaniyang punong magtitinapay 
nang ipapatay niya ito.---Gen 40:13, 19-22. 

Pagpapala, Pagpapahid, Panunumpa. Ang 
ulo ang sangkap ng katawan na pinagtutuunan ng 
mga pagpapala. (Gen 48:13-20, 49:26) Ang pabor, 
patnubay, at karunungan ng Diyos ay inihahalintu- 
lad sa isang lampara na sumisikat sa ibabaw ng ulo 
at sa isang putong na panghalina sa ulo. (Job 29:3, 
Kaw 4:7-9) Sa ulo ibinubuhos ang langis na pama- 


1369 


hid. (Lev 8:12, Aw 133:2) Sa kaniyang Sermon sa 
Bundok, ipinayo ni Jesus na "aglangis ng ulo’ ka- 
pag nag-aayuno, upang ang isa ay magtinging ma- 
ayos at hindi magmistulang nagbabanal-banalan at 
pinagkakaitan ang kaniyang sarili upang purihin 
siya ng madla. (Mat 6:17, 18) Naging isa sa mahaha- 
lagang tanda ng pagkamapagpatuloy ang pagpapa- 
hid ng langis sa ulo ng isang panauhin. (Luc 7:46) 
Nakaugalian noon ng mga Judio na ipanumpa ang 
kanilang ulo (o buhay), isang gawaing hinatulan ni 
Jesus.--Mat 5:36, 37; tingnan ang SUMPA Blg. 1. 

Kumakatawan sa Tao. Yamang ito ang sang- 
kap na sumusyupil sa katawan, ginamit din ang ulo 
upang kumatawan sa mismong tao. Nang sabihin ni 
Jesu-Kristo na siya ay “walang dakong mahihigan 
ng kaniyang ulo,” nangangahulugan ito na wala 
siyang tirahan na matatawag niyang sariling pag- 
aari. (Mat 8:20) Ang ulo ng isang Nazareo ay nasa 
ilalim ng panata, isang bagay na pinatototohanan 
ng kaniyang mahabang buhok. (Bil 6:5, 18-20) Ang 
mga kasalanan o mga kamalian ng isang tao ay si- 
nasabing nasa ibabaw ng kaniyang ulo. (Ezr 9:6, Aw 
38:4, ihambing ang Dan 1:10.) Ipinakita ni David na 
pinahahalagahan niya ang saway ng taong matu- 
wid, anupat tinawag niya itong langis na hindi ta- 
tanggihan ng kaniyang ulo. (Aw 141:5) Kapag ina- 
butan ng kahatulan ang taong balakyot, sinasabing 
tinatanggap niya ang kagantihan anupat sumasapit 
ang kaniyang kasamaan o ang kaniyang kaparusa- 
han sa sarili niyang ulo. (Huk 9:57, 1Sa 25:39, Jer 
23:19, 30:23, Joe 3:4, 7; Ob 15, ihambing ang Ne 
4:4.) Ang pananalitang ang dugo ng isa ay mapapa- 
sakaniyang ulo ay nangangahulugang ang indibidu- 
wal na nagtataguyod ng maling landasin ng pagki- 
los na karapat-dapat sa hatol na kamatayan ang 
personal na mananagot sa pagkawala ng kaniyang 
buhay. (2Sa 1:16, 1Ha 2:37, Eze 33:2-4, Gaw 18:6) 
Ang pagbabalik sa ulo ng isang tao ng dugo niyaong 
mga pinatay niya ay nangangahulugang dadalhin 
siya sa kahatulan dahil sa pagkakasala sa dugo. 
--1Ha 2:32, 33. 

Taun-taon, ipinagtatapat ng mataas na saserdote 
ng Israel ang mga kasalanan ng bayan habang na- 
kapatong ang kaniyang mga kamay sa ulo ng kam- 
bing para kay Azazel (anupat inililipat sa kambing 
ang mga kasalanan), pagkatapos ay pinakakawalan 
iyon sa ilang upang dalhin sa malayo ang mga ka- 
maliang ito at malimutan. (Lev 16:7-10, 21, 22) 
Gaya ng ipinakikita ng ibang mga teksto, personal 
na “dinala ni Jesu-Kristo ang aming mga sakit at pi- 
nasan ang aming mga kirot at ‘pinasan niya ang 
mga kasalanan ng marami.'--Isa 53:4, 5, Heb 9:28, 
1Pe 2:24. 

Ang mga saserdote at ang mga iba pa na ipinag- 
hahandog ng ilang hain ay nagpapatong ng kani- 


ULO 


lang mga kamay sa ulo ng hayop na papatayin bi- 
lang pagkilala na ang haing iyon ay para sa kanila. 
-Lev 1:2-4: 8:14: Bil 8:12. 

Pagkakataas, Pagkapahiya, at Paghamak. Sa 
ilang bansa, inililibing ang mga kawal kasama ang 
kanilang mga tabak sa ilalim ng kanilang mga 
ulo, samakatuwid nga, taglay ang mga parangal na 
pangmilitar. (Eze 32:27) Ang “mga mata [ng taong 
marunong] ay nasa kaniyang ulo,” samakatuwid 
nga, nakikita niya kung saan siya papunta. (Ec 2:14) 
Ang paglalagay ng alabok, lupa, o abo sa ulo ay 
nagpapahiwatig ng pagkabagabag, pagdadalamhati, 
o pagkapahiya. (Jos 7:6; 1Sa 4:12, 2Sa 13:19) Nang 
isinasalaysay ng salmista ang mga pagsubok at 
mga paghihirap ng bayan ng Diyos, sinabi niyang 
dumaan ang mga tao sa ibabaw ng ulo ng Israel. Lu- 
militaw na tinutukoy niya ang pagsakop sa bayan 
ng Diyos ng hamak na mga tao ng sanlibutan (ang 
salitang Hebreo na ginamit ay 'enohsh”, “taong mor- 
tal") na malalakas, malulupit, at palalo. (Aw 66:12: 
ihambing ang Isa 51:23.) Ang pagyukod ng ulo ay 
isang tanda ng kapakumbabaan o ng pagdadalam- 
hati (Isa 58:5), at ang pag-iling ng ulo ay sumasagi- 
sag naman sa pag-alipusta, paghamak, o panggigi- 
lalas.--Aw 22:7, Jer 18:15, 16; Mat 27:39, 40; Mar 
15:29, 30. 

Kabaitan sa mga Kaaway. Inirerekomenda ng 
Bibliya na pakitunguhan ng isang tao nang may ka- 
baitan ang kaniyang kaaway, “sapagkat sa paggawa 
nito ay magbubunton ka ng maaapoy na baga sa ka- 
niyang ulo.” (Ro 12:20, Kaw 25:21, 22) Ang metapo- 
rang ito ay hinalaw sa sinaunang proseso ng pagtu- 
naw sa metal, kung saan binubuntunan ng mga 
baga ang ibabaw ng inambato na nakapatong din sa 
mga baga. Sa gayunding paraan, palalambutin at 
tutunawin ng kabaitan ang matigas na puso ng 
isang tao, anupat ihihiwalay nito ang mga dumi ng 
kasamaan at palalabasin ang kaniyang mabubuting 
katangian. 

Posisyon ng Pamamahala. Ang “ulo” ay maa- 
aring tumukoy sa pangunahing miyembro ng isang 
pamilya, tribo, bansa, o pamahalaan. (Huk 11:8, 1Sa 
15:17, 1Ha 8:1, 1Cr 5:24) Ang “ulo ng pamilya" sa li- 
teral ay “patriyarka” (sa Gr., patri'-ar'khes). (Gaw 
2:29; 7:8, 9; Heb 7:4) Kung ang Israel mismo ay 
magiging masunurin sa Diyos, ito ay mapapasa- 
ulunan ng mga bansa, o mangingibabaw, sa diwa 
na ang bansang ito ay magiging malaya at masaga- 
na, anupat magkakautang pa nga sa kanila ang 
ibang mga bansa. (Deu 28:12, 13) Kung susuway 
naman ang mga Israelita, ang naninirahang dayu- 
han ang magpapahiram sa kanila, anupat magiging 
ulo nila.---Deu 28:43, 44. 

Ang pitong ulo ng dragon. Ang “dragon” na 
nakita sa langit sa pangitain ng apostol na si Juan 


ULUPONG 


ay may pitong ulo. Ipinakikilala ito bilang ang Di- 
yablo. (Apo 12:3, 9) Karagdagan pa, ang “mabangis 
na hayop" sa lupa, na tumatanggap ng kapangyari- 
han nito mula sa dragon, at gayundin ang “kulay- 
iskarlatang mabangis na hayop” ay kapuwa inilala- 
rawang may pitong ulo, at maliwanag na ang mga 
ulong ito ay ginagamit upang kumatawan sa mga 
kapangyarihang pandaigdig. (Apo 13:1: 17:3, 9, 10; 
ihambing ang Dan 2:32, 37, 38, kung saan tina- 
tawag na “ulo” ang dinastiya ni Haring Nabuco- 
donosor.) Kaya naman, maliwanag na ang pitong 
may-diademang ulo ng Dragon ay tumutukoy sa 
pagkaulo ni Satanas sa pitong kapangyarihang pan- 
daigdig sa hula ng Bibliya.--Efe 6:12: tingnan ang 
HAYOP, MAKASAGISAG NA MGA. 

Ang Ulo ng Kongregasyong Kristiyano. Sa 
kongregasyong Kristiyano, si Jesu-Kristo ang Ulo ng 
kongregasyon, na kaniyang “katawan” at binubuo 
ng 144,000 miyembro. (Efe 1:22, 23; Col 1:18; Apo 
14:1) Palibhasa'y nagtataglay ng imortalidad, siya 
ang laging-buhay na sangkap na tagapag-ugnay ng 
katawan, o kalipunan, ng inianak-sa-espiritung mga 
Kristiyano sa lupa sa alinmang partikular na pana- 
hon, anupat inilalaan niya ang lahat ng bagay na ki- 
nakailangan upang lumaki sila sa espirituwal at ma- 
kakilos sa ikaluluwalhati ng Diyos. (1Co 12:27, Efe 4: 
15, 16; Col 2:18, 19) Kung paanong ang materyal na 
templo ay may “pangulong-bato” (Zac 4:7), si Jesus 
naman ang pangulong-bato ng isang espirituwal na 
templo (Gaw 4:8-11, 1Pe 2:7) at ang ulo ng lahat ng 
pamahalaan at awtoridad sa ilalim ng Diyos, na 
siyang Ulo ng lahat. (Col 2:10: 1Co 11:3) Inihahalin- 
tulad ng Bibliya ang posisyon ni Kristo bilang ulo ng 
kongregasyon sa posisyon ng asawang lalaki may 
kaugnayan sa kaniyang asawang babae, upang idi- 
in sa mga mag-asawa ang pangangasiwa, pag-ibig, 
at pangangalaga na dapat ipakita ng asawang lalaki 
at ang pagpapasakop na dapat namang ipamalas 
ng asawang babae sa kanilang kaugnayang pang- 
mag-asawa.---Efe 5:22-33. 

Habang ginagamit ang simulain ng pangunahing 
pagkaulo ng Diyos, ang Ulo ni Kristo, at ng may- 
pasubaling pagkaulo ng lalaki sa babae, inilalahad 
ng apostol na si Pablo ang simulaing uugit sa kong- 
regasyong Kristiyano, samakatuwid nga, na dapat 
kilalanin ng babae ang itinalaga-ng-Diyos na pagka- 
ulo ng lalaki sa pamamagitan ng paglalagay ng ta- 
lukbong sa ulo, isang “tanda ng awtoridad,” kapag 
siya ay nananalangin o nanghuhula sa kongregas- 
yon.--1Co 11:3-16, tingnan ang BUHOK; PAGKAULO, 
PUTONG, PANAKIP SA ULO. 

Iba Pang Pagkagamit. Ang salitang Hebreo 
para sa “ulo” ay ginagamit upang tumukoy sa iba- 
baw ng mga haligi ng tabernakulo, ng looban, at ng 
templo (Exo 36:37, 38, 38:17; 1Ha 7:16), gayundin sa 


1370 


mga taluktok ng mga bundok (Gen 8:5) at mga 
dulo ng mga palumpong o mga punungkahoy (1Cr 
14:15), ng hagdanan (Gen 28:12), at ng setro (Es 
5:2), bilang halimbawa. Ikinakapit din ito sa maitu- 
turing na ulo o pasimula ng isang bagay, gaya ng 
sanga ng mga ilog at bukana ng mga lansangan 
(Gen 2:10, Eze 21:21) at gayundin sa unang buwan 
(“pasimula [ulo] ng mga buwan” [Exo 12:2]). Ang 
pangalang Judio para sa araw ng kanilang bagong 
taon ay Rosh Hashanah, literal na nangangahulu- 
gang, “Ulo ng Taon. ”--Tingnan ang POSISYON AT KI- 
LOS NG KATAWAN. 


ULUPONG [sa Heb., @ph-eh: tsiph-0oni: sa Gr., 
e'khi-dna, sa Ingles, viper]. Isang makamandag na 
ahas na may natatanging mga pangil na naititiklop 
sa ngalangala kapag hindi ginagamit. Ang kaman- 
dag ng mga ulupong ay nagkakaiba-iba ayon sa uri, 
at ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa Palestina. 
Ang isa sa pinakamapanganib ay ang sand viper 
(Vipera ammodytes) ng Libis ng Jordan. Ang isa 
pang uri ay ang Palestine viper (Vipera palaestina). 
Ang Hebreong eph-eh' ay karaniwang iniuugnay 
sa Arabeng 'af'an, na tumutukoy sa carpet viper, 
isang makamandag na ahas sa mabuhanging kapa- 
tagan ng Jerico. 

Ang bagsik ng kamandag ng ulupong ay ipinahi- 
hiwatig sa Job 20:16, kung saan sinabi ni Zopar na 
ang “dila ng isang ulupong" ay nakamamatay. Mata- 
pos mawasak ang barkong sinasakyan niya at ma- 
padpad sila sa pulo ng Malta, ang apostol na si Pablo 
ay nagtitipon ng isang bungkos na kahoy at ipinapa- 
tong ang mga iyon sa apoy nang isang ulupong ang 
lumabas at kumapit sa kamay niya. Gayunman, “ipi- 
nagpag [ni Pablo] sa apoy ang makamandag na ha- 
yop at hindi dumanas ng anumang pinsala,” baga- 
man inaasahan ng mga taong nakatayo sa tabi na 
mamimintog si Pablo sa pamamaga o bigla na lang 
siyang mamamatay.---Gaw 28:3-6. 

Makatalinghagang Paggamit. Ang mapa- 
nganib na kagat ng ulupong ay ginamit sa makata- 
linghagang paraan sa Kawikaan 23:32, kung saan 
inilalarawan ng taong marunong ang mga epekto 
ng labis-labis na pag-inom ng alak, sa pagsasabing: 
“Kumakagat itong tulad ng serpiyente, at nag- 
lalabas ito ng lason tulad ng ulupong [sa Heb., 
ukhetsiph-oni'].” Bilang paglalarawan sa kabalak- 
yutang isinagawa ng Israel na bayan ng Diyos, su- 
mulat ang propetang si Isaias: “Mga itlog ng maka- 
mandag na ahas ang pinisa nila... Ang sinumang 
kumain ng kanilang mga itlog ay mamamatay, at 
ang itlog na binasag ay mapipisa at lalabasan 
ng ulupong.” (Isa 59:5) Karamihan sa mga ahas 
ay nangingitlog, at bagaman hindi oviparous (na- 
ngingitlog) ang karamihan sa mga ulupong, may 
ilang uri na nangingitlog. 


1371 


Tinawag ni Juan na Tagapagbautismo ang mga 
Pariseo at mga Saduceo na “supling ng mga ulu- 
pong.” (Mat 3:7: Luc 3:7) At tinawag ni Jesu-Kristo 
ang mga eskriba at mga Pariseo na “supling ng mga 
ulupong” dahil sa kanilang kabalakyutan at sa naka- 
mamatay na espirituwal na pinsalang maaari nilang 
idulot sa mga taong walang kamalay-malay.---Mat 
12:34: 23:33. 


ULUPONG, MAY-SUNGAY NA [sa Heb., 
“@kh:shuv? shephi:phon” sa Ingles, horned viper]. 
Isa sa makamandag na mga ahas na uring-ulupong 
at nakatira sa Palestina. Makikilala ito sa maliit at 
matulis na sungay na nasa ibabaw ng magkabilang 
mata. Iniulat ni Raymond Ditmars na ang may- 
sungay na ulupong (Cerastes cornutus) ay matatag- 
puan sa H Aprika mula sa Algeria hanggang sa 
Ehipto at pati sa Arabia at T Palestina. 

Dahil mabagsik ang kamandag ng may-sungay 
na ulupong (bagaman kadalasa'y hindi nakamama- 
tay sa mga tao), angkop ang sinabi ni David na pina- 
talas ng mararahas na tao ang kanilang dila “tulad 
ng sa serpiyente: ang kamandag ng may-sungay na 
ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi.”---Aw 
140:3; tingnan ang ASPID. 

Ang may-sungay na ulupong ay umaabot sa suk- 
dulang haba na mga 0.8 m (2.5 piye) at kulay ma- 
pusyaw na buhangin kung kaya nakapagtatago ito 
sa buhanginan habang naghihintay ng masisila. Na- 
pakahirap matukoy ang nagtatagong may-sungay 
na ulupong kung hindi sanay ang mga mata ng isa. 
Sa kaniyang aklat na Reptiles of the World (1953, 
p. 234, 235), inilarawan ni Raymond Ditmars ang 
nakita niyang mga may-sungay na ulupong na na- 
kakulong: “Tulad ng ibang mga ulupong sa disyerto, 
patuloy nilang sinasabuyan ng buhangin ang kani- 
lang mga likod, sa gayo'y itinatago ang kanilang 
mga katawan. Kung ang kulungan ay may ilang 
pulgada ng pinong buhangin, hindi na makikita ang 
mga ahas na ito sa maghapon maliban sa tuktok 
ng kanilang ulo. Upang makakahig ng buhangin, pi- 
nalalapad nang husto ng reptilya ang kaniyang ka- 
tawan, anupat ang mababang tagiliran ay nagsi- 
silbing panalok, pagkatapos, sa pamamagitan ng 
sunud-sunod at alun-along paggalaw ng kaniyang 
buong katawan, sa magkabilang panig, ang ahas ay 
bumabaon sa buhangin o kinakalahig niya ito sa 
ibabaw ng kaniyang likod.” 

Makasagisag na Paggamit. Ang may-sungay 
na ulupong, na alisto at napakabilis manuklaw, ay 
kilalang umaatake sa mga kabayo. Kaya naman ta- 
mang-tama ang paghahambing ng Genesis 49:17 sa 
tribo ni Dan at sa “may-sungay na ahas.” Doo'y ini- 
halintulad ni Jacob si Dan sa isang serpiyente, isang 
may-sungay na ahas, “na nangangagat ng mga sa- 
kong ng kabayo anupat nahuhulog sa likuran ang 


UNANG BUNGA, MGA 


sakay niyaon.” Hindi ito panghahamak kay Dan, na 
para bang siya'y isang kasuklam-suklam na ahas sa 
damuhan na dapat durugin sa ilalim ng sakong. Sa 
halip, taglay ang kakayahan ng isang ahas, isa- 
sakatuparan ni Dan ang isang dakilang layunin 
para sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-aabang tu- 
lad ng may-sungay na ulupong, sa diwa ay maaari 
niyang kagatin ang mga sakong ng kabayong sina- 
sakyan ng kalabang mandirigma upang umalma ito 
at ihulog ang sakay nito. Kaya, bagaman maliit, si 
Dan, gaya ng isang may-sungay na ulupong, ay 
magiging mapanganib sa mga nanliligalig sa Israel. 


UMA. Isang lunsod na di-matukoy ang lokasyon 
at nasa hangganan ng teritoryo ng Aser. (Jos 19:29- 
31) Iniisip ng ilang iskolar na ang “Uma” ay resulta 
ng tekstuwal na pagbago sa “Aco” (ang huling na- 
banggit na pangalan ay lumilitaw sa talaang ito sa 
ilang manuskrito ng Griegong Septuagint at sa tala- 
an ng Huk 1:31), ngunit hindi ito tiyak. 


UNANG BUNGA, MGA. Ang pinakamaaa- 
gang bunga ng isang kapanahunan, ang unang mga 
resulta o produkto ng anumang bagay. Ang sali- 
tang Hebreo na re“shith' (mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “ulo”) ay ginamit sa diwa na 
unang bahagi, pinanggalingan, o “pasimula” (Deu 
11:12, Gen 1:1, 10:10): ang “pinakamainam” (Exo 23: 
19, tlb sa Rbi8), at “mga unang bunga” (Lev 2:12). 
Ang pananalitang “mga unang hinog na bunga" ay 
isinalin mula sa Hebreong bikku-rim, na panta- 
nging ginagamit may kinalaman sa mga butil at 
prutas. (Na 3:12) Ang terminong Griego naman 
para sa mga unang bunga (aparkhe') ay nagmula 
sa isang salitang-ugat na may saligang kahulugan 
na “pagkapangunahin.” 

Iniutos ni Jehova sa bansang Israel na ihandog 
nila sa kaniya ang mga unang bunga, iyon man ay 
tao, hayop, o bunga ng lupa. (Exo 22:29, 30, 23:19, 
Kaw 3:9) Ang pagtatalaga ng mga unang bunga kay 
Jehova ay magsisilbing katibayan ng pagpapahala- 
ga ng mga Israelita sa pagpapala ni Jehova, gayun- 
din sa kanilang lupain at sa ani nito. Magsisilbi itong 
kapahayagan ng pasasalamat sa Tagapagbigay ng 
“bawat mabuting kaloob.”---Deu 8:6-10, San 1:17. 

Iniutos ni Jehova na ang bansa, sa pamamagitan 
ng mga kinatawan nito, ay maghandog sa kaniya ng 
mga unang bunga, lalo na sa panahon ng Kapista- 
han ng mga Tinapay na Walang Pampaalsa. Pagka- 
tapos, pagsapit ng Nisan 16, sa santuwaryo, ikinaka- 
way ng mataas na saserdote sa harap ni Jehova ang 
ilan sa mga unang bunga ng inaning butil, samaka- 
tuwid nga, isang tungkos ng sebada, na siyang 
unang inaaning pananim ng taon batay sa sagra- 
dong kalendaryo. (Lev 23:5-12) Muli, pagsapit ng 
Pentecostes, na ika-50 araw pagkatapos ikaway ang 


UNANG BUNGA, MGA 


tungkos ng sebada, inihahandog naman bilang han- 
dog na ikinakaway ang mga unang bunga ng ina- 
ning trigo, sa anyong dalawang tinapay na may 
lebadura at gawa sa mainam na harina.---Lev 23:15- 
17: tingnan ang KAPISTAHAN. 

Bukod sa mga butil na ito na inihahandog ng ma- 
taas na saserdote para sa bansa, ang mga Israelita 
ay inutusan na ihandog ang mga unang bunga ng 
lahat ng kanilang ani. Ang bawat panganay na lala- 
ki ng tao at hayop ay pinababanal kay Jehova, anu- 
pat inihahandog o kaya nama'y tinutubos. (Tingnan 
ang PANGANAY.) Ang mga unang bunga ng harinang 
magaspang ay dapat ihandog sa anyong mga tina- 
pay na hugis-singsing. (Bil 15:20, 21) Ang mga bu- 
nga ng lupa ay inilalagay rin sa mga basket at dina- 
dala ng mga Israelita sa santuwaryo (Deu 26:1, 2), 
at doo'y binibigkas nila ang ilang pananalita na na- 
kaulat sa Deuteronomio 26:3-10. Sa katunayan, ang 
mga pananalitang iyon ay isang sumaryo ng kasay- 
sayan ng bansa mula noong pumasok sila sa Ehipto 
hanggang noong iligtas sila at dalhin sa Lupang Pa- 
ngako. 

Nang maglaon, upang hindi na umahon sa Jeru- 
salem ang lahat ng tumatahan sa bawat lokalidad sa 
tuwing hinog na ang kanilang mga unang bunga, si- 
nasabing bumangon ang kaugalian na sila'y nagsu- 
sugo na lamang ng isang kinatawan na magdadala 
ng mga unang bungang iniabuloy mula sa distri- 
tong iyon. Hindi itinakda ng Kautusan kung gaano 
karami sa mga unang bunga na ito ang dapat ihan- 
dog: lumilitaw na ipinaubaya ito sa pagkabukas- 
palad at mapagpahalagang espiritu ng nagbibigay. 
Gayunpaman, ang pinakapiling mga bahagi, yaong 
pinakamaiinam sa mga unang bunga, ang dapat ni- 
lang ihandog.--Bil 18:12; Exo 23:19: 34:26. 

Sa kaso ng isang bagong-tanim na punungkahoy, 
itinuturing itong marumi, anupat waring di-tuli, sa 
unang tatlong taon nito. Sa ikaapat na taon, ang la- 
hat ng bunga nito ay nagiging banal kay Jehova. 
Pagkatapos, sa ikalimang taon, maaari nang tipunin 
ng may-ari ang mga bunga nito para sa kaniyang 
sarili.---Lev 19:23-25. 

Ang mga unang bungang iniaabuloy ng 12 di- 
Levitikong tribo ng Israel para kay Jehova ay gina- 
gamit ng mga saserdote at mga Levita, yamang 
wala silang tinanggap na mana sa lupain. (Bil 18:8- 
13) Nagdulot ng kaluguran kay Jehova at ng pagpa- 
pala sa lahat ng mga nasasangkot ang tapat na pag- 
hahandog ng mga unang bunga. (Eze 44:30) Ang 
hindi naman pagdadala ng mga ito sa Diyos ay itu- 
turing niyang pagnanakaw sa kaniya ng mga bagay 
na nauukol sa kaniya at ikagagalit niya. (Mal 3:8) Sa 
kasaysayan ng Israel, may mga panahong napaba- 
yaan ang gawaing ito, anupat sa ilang pagkakataon 
ay isinauli ng mga tagapamahalang naging masiga- 


1372 


sig sa tunay na pagsamba. Noong magsagawa si Ha- 
ring Hezekias ng mga reporma, nagdaos siya ng pi- 
nalawig na Kapistahan ng mga Tinapay na Walang 
Pampaalsa, at sa okasyong iyon, tinagubilinan ni 
Hezekias ang bayan na tuparin ang kanilang tung- 
kulin may kinalaman sa pag-aabuloy ng mga unang 
bunga at mga ikapu. Masayang tumugon ang bayan 
sa pamamagitan ng pagdadala ng napakaraming 
mga unang bunga ng butil, bagong alak, langis, pu- 
lot-pukyutan, at ng lahat ng bunga sa bukid mula 
noong ikatlong buwan hanggang noong ikapitong 
buwan. (2Cr 30:21, 23, 31:4-7) Pagkatapos silang 
maisauli mula sa Babilonya, pinangunahan ni Nehe- 
mias ang bayan sa panunumpa na sila'y lalakad sa 
kautusan ni Jehova, lakip na ang pagdadala sa Kani- 
ya ng bawat uri ng mga unang bunga.---Ne 10:29, 
34-37: tingnan ang HANDOG, MGA. 

Makalarawan at Makasagisag na Paggamit. 
Si Jesu-Kristo ay inianak sa espiritu noong panahon 
ng kaniyang bautismo, at siya'y binuhay-muli bi- 
lang espiritu noong Nisan 16, 33 C.E., sa mismong 
araw ng taon kung kailan inihahandog sa harap ni 
Jehova sa santuwaryo ang mga unang bunga ng 
unang inaaning butil. Dahil dito, siya'y tinatawag na 
unang bunga, anupat sa katunayan ay ang kauna- 
unahan sa mga unang bunga sa Diyos. (1Co 15:20, 
23, 1Pe 3:18) Ang tapat na mga tagasunod ni Jesu- 
Kristo, yaong kaniyang espirituwal na mga kapatid, 
ay mga unang bunga rin sa Diyos, ngunit hindi sila 
ang pangunahing unang bunga, anupat katulad sila 
ng ikalawang inaaning butil, ang trigo, na inihahan- 
dog kay Jehova sa araw ng Pentecostes. Sila'y may 
bilang na 144,000 at tinatawag na mga “binili mula 
sa sangkatauhan bilang mga unang bunga sa Diyos 
at sa Kordero” at “isang uri ng mga unang bunga ng 
kaniyang mga nilalang. ”---Apo 14:1-4: San 1:18. 

Tinukoy rin ng apostol na si Pablo bilang “mga 
unang bunga” ang tapat na mga Judiong nalabi na 
naging unang mga Kristiyano. (Ro 11:16) Ang Kris- 
tiyanong si Epeneto ay tinawag na “isang unang bu- 
nga ng Asia para kay Kristo” (Ro 16:5), at ang sam- 
bahayan ni Estefanas ay tinawag naman na “mga 
unang bunga sa Acaya.”--1Co 16:15. 

Yamang ang mga pinahirang Kristiyano ay inia- 
nak sa espiritu upang maging mga anak ng Diyos na 
may pag-asa ng pagkabuhay-muli tungo sa imorta- 
lidad sa langit, sinasabi na sa panahong nabubuhay 
sila sa lupa, sila'y “nagtatamo ng mga unang bunga, 
samakatuwid nga, ng espiritu . . . habang marub- 
dob nating hinihintay ang pag-aampon bilang mga 
anak, ang pagpapalaya mula sa ating mga katawan 
sa pamamagitan ng pantubos.” (Ro 8:23, 24) Sinabi 
ni Pablo na taglay niya at ng kaniyang mga kapuwa 
Kristiyano na may pag-asang mabuhay bilang mga 
espiritu ang “palatandaan niyaong darating, sama- 
katuwid nga, ang espiritu,” na ayon din sa kaniya ay 


1373 


“isang paunang tanda ng ating mana.”--2Co 5:5, 
Efe 1:13, 14. 


UNAWA [sa Ingles, understanding]. Ang mga 
salita sa orihinal na wika na isinasalin bilang “una- 
wa” o “pagkaunawa” ay maaaring tumukoy sa sim- 
pleng pagkaintindi o sa lubos at malalim na pagka- 
talos sa panloob na katangian, natatagong mga 
dahilan, at kahulugan ng komplikadong mga bagay. 
Ang unawa ay may malapit na kaugnay sa kauna- 
waan (insight, discernment) at pang-unawa (per- 
ception). 

Ang pandiwang Hebreo na bin at ang pangnga- 
lang binah' ay malimit na iniuugnay sa unawa. 
Kung minsan, maaaring mas partikular na idiniriin 
ng bin at binah’ ang espesipikong mga aspekto ng 
pagkaunawa o pagkatalos (1Sa 3:8, 2Sa 12:19, Aw 
19:12: Dan 9:2), maingat na pag-iisip o pagsasaa- 
lang-alang (Deu 32:7: Kaw 14:15, 23:1, Jer 2:10, Dan 
11:37) o pagtutuon ng pansin (Job 31:1: 32:12, 37:14, 
Aw 37:10) sa isang bagay, at sa gayo'y maaaring 
isalin sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ganito 
ang isinulat ni Propesor R. C. Dentan sa The Inter- 
preter's Dictionary of the Bible (inedit ni G. But- 
trick, 1962, Tomo 4, p. 733): “Ang salitang-ugat na 
pa [bin] ay pangunahin nang nangangahulugang 
"mapag-unawa sa pamamagitan ng mga pandama,’ 
‘makita ang mga pagkakaiba, pagkatapos ay 'masu- 
sing magtuon ng pansin, at gayundin---partikular 
na ang hinalaw na mga anyo nito--'magtamo ng 
pagkaunawa' o ‘magbigay’ nito sa iba.” Ayon sa isko- 
lar sa Hebreo na si Gesenius, ang pangunahing diwa 
nito ay “maihiwalay, makilala, . . . samakatuwid ay 
mapag-unawa, maipagkaiba, maunawaan, anupat 
ang lahat [ng] ito ay depende sa kakayahang mag- 
hiwa-hiwalay, kumilala, magbukud-bukod” ng mga 
bahagi o mga aspekto ng isang bagay. (A Hebrew 
and English Lexicon of the Old Testament, isinalin ni 
E. Robinson, 1836, p. 140) May isa pang pangnga- 
lan, ang tevu-nah', na nagmula rin sa salitang-ugat 
ng bi:nah' at angkop na maisasalin bilang “kaunawa- 
an” (Kaw 10:23, 11:12) o “unawa” (Exo 31:3; Deu 
32:28), depende sa konteksto. 

Isinisiwalat ng pangunahing kahulugan ng mga 
terminong ito na ang taong may unawa ay may ka- 
kayahang sumuri sa isang bagay at mapag-unawa 
ang kayarian niyaon sa pamamagitan ng pagbubu- 
kud-bukod sa indibiduwal na mga salik o mga ba- 
hagi na bumubuo roon o nagkakatulungan upang 
mabuo iyon, pagkatapos ay nakikita niya ang kaug- 
nayan ng mga ito sa isa't isa at sa gayo'y kaniyang 
naiintindihan, o nakukuha, ang kahulugan ng bagay 
na iyon. Maaari itong ilarawan ng pag-unawa sa 
isang wika. Upang maunawaan ng isang tao ang si- 
nasabi sa isang partikular na wika, dapat niyang 
makilala ang indibiduwal na mga salitang bumubuo 


UNAWA 


sa mga pangungusap, malaman ang kahulugan ng 
mga ito, at maintindihan kung paano nauugnay sa 
isa't isa ang mga ito. (Deu 28:49) Gayunman, baga- 
man maaaring naiintindihan na ng isang tao ang si- 
nasabi sa kaniya, ang pagkaunawa ay maaari ring 
nagsasangkot ng higit pa sa gayong simpleng pag- 
kaintindi, nangangahulugan ito na nakukuha niya 
ang tunay na kahulugan at diwa ng mensahe, pag- 
katapos ay napagtitimbang-timbang niya ito, naki- 
kinabang siya rito, at nababatid niya kung anong 
pagkilos ang hinihiling nito. Nang basahin ni Ezra 
na saserdote ang Kautusan sa harap ng bayan sa Je- 
rusalem, nagkakatipon ang “lahat ng may sapat na 
unawa [mula sa Heb., bin] upang makinig.” Baga- 
man may sapat nang kaisipan ang mga ito upang 
maunawaan ang lahat ng salita, ang mga Levita ay 
“nagpaliwanag ng kautusan sa bayan [nagturo sa 
bayan tungkol sa kautusan, o nagbigay ng unawa 
(isang anyo ng bin)], .. . bumabasa nang malakas 
mula sa aklat, mula sa kautusan ng tunay na Diyos, 
na ipinaliliwanag iyon, at binibigyan iyon ng kahu- 
lugan; at patuloy silang nagbibigay ng unawa sa 
pagbasa. ”--Ne 8:2, 3, 7, 8. 

Sa Griegong Kasulatan, ang salitang ginagamit 
para sa “unawa,” kung tumutukoy sa lubusang 
pagkaintindi o pagkuha ng diwa ng isang bagay, ay 
ang pandiwang syni'e:mi (sa literal, pag-ugnay- 
ugnayin) at ang kaugnay na pangngalang sy'ne- 
sis. Ang iba pang mga termino ay epi sta:mai, may 
pangunahing kahulugan na “malaman nang lu- 
bos,” at gino'sko, na nangangahulugang “mala- 
man, makilala.” 

Bukal ng Unawa. Ang Diyos na Jehova ay ka- 
puwa Bukal ng unawa at Sukdulang Halimbawa 
ng paggamit nito. Ang napakahusay na koordina- 
syon at paggana ng uniberso, kung saan ang bawat 
nilalang ay may ginagampanang isang partikular 
na layunin na nagkakasuwato, anupat walang mga 
banggaan o mga problema na bunga ng anumang 
kakulangan ng kaunawaan ng kanilang Maylalang, 
ay nagpapakita ng unawa ng Diyos. (Job 38:36: Aw 
136:5-9: Kaw 3:19, 20, Jer 10:12, 13) Pinagkalooban 
ng Diyos ang mga hayop ng likas na unawa, bawat 
isa ayon sa uri nito. Maaaring gumugol ng mara- 
ming taon ang mga tao upang magtamo ng unawa 
tungkol sa aerodynamics, subalit likas na alam ng 
halkon kung paano “babasahin” at gagamitin ang 
iba't ibang paghihip ng hangin. (Job 39:26) Gayun- 
man, hindi taglay ng mga hayop ang iba pang mga 
aspekto ng unawa na natatangi sa tao.---Ihambing 
ang Aw 32:9. 

Sa kabila ng masusing pagsasaliksik sa loob ng 
maraming siglo, maraming kaganapan at siklo na 
gumagana ayon sa mga batas ng Diyos ang hindi 
pa rin lubusang naiintindihan ng tao. (Job 36:29: 
38:19, 20) Ang anumang nauunawaan ng mga tao 


UNAWA 


mula sa pag-aaral nila ng materyal na sangni- 
lalang ay ‘mga gilid lamang ng mga daan ng 
Diyos,” at isa lamang “bulong” kung ihahambing 
sa “malakas na kulog.” Lalo pa ngang totoo ito 
kung tungkol sa mga gawang paghatol at pagli- 
ligtas ng Diyos, anupat napakalalim ng kaniyang 
mga kaisipan upang maunawaan ng mga taong di- 
makadiyos. (Job 26:7-14, Aw 92:5, 6) Gayunman, 
ang pagsasaalang-alang sa karunungan at unawa 
ng Diyos na makikita sa materyal na sangnilalang 
ay nakatulong kay Job na mapag-unawa ang was- 
tong kaugnayan niya sa Maylalang at mapagpa- 
kumbabang kilalanin ang kaniya mismong kakula- 
ngan ng unawa.---Job 42:1-6. 

Kung tungkol sa tao, may kakayahan si Jehova na 
maunawaan ang mga kaisipan at mga gawain ng la- 
hat ng tao (1Cr 28:9, Aw 139:1-6), at kapag ninana- 
is niya, ‘maingat niyang pinagtutuunan ng pansin’ 
(sa Heb., bin) ang mga indibiduwal at mga grupo. 
(Kaw 21:12, Aw 5:1, 2) Batid niya ang kaniya mis- 
mong di-mahahadlangang layunin at kung ano ang 
gagawin niya sa hinaharap. Ang kaniyang matu- 
wid na mga pamantayan ay permanente at di- 
nagbabago. Kaya naman “walang karunungan, ni 
anumang kaunawaan, ni anumang payo kapag sa- 
lansang kay Jehova.” (Kaw 21:30, ihambing ang Isa 
29:13, 14: Jer 23:20, 30:24.) Hindi niya kailangang 
sumangguni sa kaninuman upang maunawaan ang 
isang bagay, gaya ng kung paano niya matagum- 
pay na matutulungan ang kaniyang mga lingkod, 
o kung paano niya sila mapagiginhawa mula sa ka- 
bagabagan at paniniil.---Isa 40:10-15, 27-31. 

Kaya nga, ang kaalaman sa Diyos na Jehova at 
ang kaunawaan tungkol sa kaniyang kalooban la- 
kip ang pananampalataya at pagtitiwala ang siyang 
pundasyon ng lahat ng tunay na unawa ng kani- 
yang matatalinong nilalang. “Ang kaalaman sa Ka- 
banal-banalan ay siyang pagkaunawa,” at kalakip 
dito ang pagkaunawa sa 'katuwiran at kahatulan at 
katapatan, ang buong landasin ng kabutihan.” (Kaw 
9:10: 2:6-9: 16:20) Walang bagay na may tunay na 
kahalagahan ang lubusang mauunawaan malibang 
ang lahat ng salik niyaon ay mamalasin mula sa 
punto de vista ni Jehova at ayon sa kaniyang mga 
pamantayan, mga katangian, at walang-hanggang 
layunin. 

Yaong mga tumatalikod sa Bukal. Kapag bu- 
maling ang isang tao sa paggawa ng kasalanan, hin- 
di na niya isinasaalang-alang ang Diyos sa paggawa 
ng mga pasiya at mga plano. (Job 34:27) Pinahihin- 
tulutan ng gayong tao na bulagin siya ng kaniyang 
puso sa pagiging mali ng kaniyang mga landasin at 
nawawalan siya ng kaunawaan. (Aw 36:1-4) Kahit 
pa nga inaangkin niyang sumasamba siya sa Diyos, 
mga panuntunan ng tao ang inuuna niya sa halip na 


1374 


mga panuntunan ng Diyos, anupat mas pinipili ni- 
yang sundin ang mga iyon. (Isa 29:13, 14) Ipinag- 
mamatuwid niya ang kaniyang mahalay na pagga- 
wi na sinasabing ito'y “katuwaan” lamang (Kaw 
10:23) at siya'y nagiging baluktot, mangmang, at 
hangal sa kaniyang pangangatuwiran, hanggang sa 
ipalagay pa nga niya na hindi nakikita o nababatid 
ng di-nakikitang Diyos ang kaniyang masamang 
gawa, na para bang nawalan ang Diyos ng kakaya- 
han sa pag-unawa. (Aw 94:4-10, Isa 29:15, 16, Jer 
10:21) Sa pamamagitan ng kaniyang landasin at 
mga pagkilos, sa diwa ay sinasabi niya, “Walang Je- 
hova” (Aw 14:1-3) at winawalang-halaga niya Siya. 
Palibhasa'y hindi pinapatnubayan ng mga simulain 
ng Diyos, wala siyang kakayahang magpasiya nang 
wasto hinggil sa mga bagay-bagay, makita nang 
malinaw ang mga isyu, at masuri ang mga salik na 
nasasangkot, anupat hindi siya nakagagawa ng ta- 
mang mga desisyon.---Kaw 28:5. 

Mga Larangan ng Unawa ng Tao. Ang una- 
wa ay maaaring tumukoy sa kaalaman at kasana- 
yan sa mekanikal na mga gawain, gaya ng pagtata- 
yo at pagdidisenyo ng mga gusali o paggawa ng 
mga kagamitang yari sa kahoy, metal, bato, o tela. 
Bilang isang bihasang manggagawa sa sari-saring 
mga materyales, ang taga-Tirong manggagawa na 
si Hiram ay “isang lalaking dalubhasa, makarana- 
san sa pagkaunawa.” (2Cr 2:13, 14: 1Ha 7:13, 14) 
Nakatutulong ang gayong unawa sa mahusay na 
paggawa, at dahil dito'y nakagagawa ang isa ng ma- 
titibay na produkto. 

Ang iba naman ay maaaring “bihasa [isang anyo 
ng bin]” sa paglilipat ng mga kagamitan o sa musi- 
ka dahil sa kanilang unawa. (1Cr 15:22, 25:7, 8; 2Cr 
34:12) Ang ilan ay maaaring kakitaan ng unawa sa 
lingguwistika, pagsulat, o iba pang mga larangang 
nangangailangan ng malaking kaalaman. (Dan 1: 
4, 17, 20) Maaaring matamo ang gayong unawa sa 
pamamagitan ng likas na mga kakayahan at pagsi- 
sikap. Sabihin pa, magagawa ng espiritu ng Diyos 
na linangin, o palawakin, ang gayong unawa ng 
mga tao at gawin silang kuwalipikadong magturo sa 
iba ng kanilang kasanayan o propesyon.---Exo 31:2- 
5: 35:30-35: 36:1, 1Cr 28:19. 

Ang iba ay maaaring may matalas na kaunawa- 
an sa kalikasan ng tao, anupat mapagmasid at may 
kakayahang bumuo ng mahuhusay na konklusyon. 
Nang mapansin ni David ang paraan ng pagbubulu- 
ngan ng kaniyang mga lingkod, “napag-unawa” niya 
na patay na ang kaniyang anak kay Bat-sheba. (2Sa 
12:19) Nang takdaan naman ni Rehoboam ng mga 
mana ang kaniyang mga anak, nakaimpluwensi- 
ya sa kaniya ang unawa niya sa kalikasan ng maka- 
salanang tao at sa hilig nito na mainggit at mani- 
bugho.---2Cr 11:21-23. 


1375 


Sa katulad na paraan, may mga tao o mga grupo 
ng mga tao na maaaring kakitaan ng malaking kau- 
nawaan sa pakikipagkalakalan, anupat isang salik ito 
upang sila'y magtagumpay at yumaman, gaya ng 
“lider” ng Tiro. (Eze 28:2, 4) May mga tagapamaha- 
la naman na maaaring may unawa sa militar na pa- 
kikipagdigma at estratehiya (Isa 10:12, 13) o kaya'y 
eksperto sa pulitikal na diplomasya. (Dan 8:23) Ga- 
yunman, maaaring ang kanilang unawa ay makitid 
at hindi nagdudulot ng namamalaging pakinabang, 
gaya sa nabanggit na mga kaso. 

Makikita kung gayon na may tinutukoy ang Kasu- 
latan na unawang natatamo sa pamamagitan ng li- 
kas na paraan. Gayunman, ang anumang uri ng 
gayong “pagkaunawa” (syne-sis) ng “mga taong 
matatalino” (sy:ne-toi’) sa sanlibutan ay nagiging 
kamangmangan at walang kabuluhan kung hindi 
isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. (1Co 
1:19, 20, Int) Dahil dito, pangunahin nang inirere- 
komenda ng Kasulatan ang isang nakahihigit na 
unawa, isa na espirituwal, na ang pundasyon ay ang 
Diyos. Gaano mang paglinang ang gawin ng mga 
tao sa mga yaman ng planetang Lupa, galugarin 
man nila ang kalaliman nito at ang kalaliman ng ka- 
ragatan o pag-aralan man nila ang kalangitan, kung 
sa kanilang sariling mga pagsisikap lamang ay hin- 
di nila kailanman masusumpungan ang “kinaroroo- 
nan ng pagkaunawa” at ang karunungan na umaa- 
kay tungo sa matagumpay na buhay taglay ang 
katuwiran at kaligayahan. (Job 28:1-21, 28) Ang ga- 
yong pagkaunawa ay ‘mas mabuti kaysa sa pilak’ at 
makapagdudulot ito ng minimithing kinabukasan 
na hindi maibibigay ng lumilipas na mga kayama- 
nan at karangalan ng sanlibutan.--Kaw 16:16, 22; 
23:4, 5: Aw 49:6-8, 14, 20. 

Kaugnayan sa Kaalaman at Karunungan. 
Ang unawa ay dapat na nakasalig sa kaalaman, at 
tumutulong ito sa kaalaman, bagaman ito mismo 
ay higit pa sa basta kaalaman lamang. Malaki ang 
epekto ng dami at kalidad ng kaalaman ng isang 
tao sa lawak at halaga ng kaniyang unawa. Ang ka- 
alaman ay ang kabatiran sa mga bagay-bagay, at 
ang pinakadakila at pinakapangunahing mga kato- 
tohanan ay nauugnay sa Diyos, sa kaniyang pag- 
iral, sa kaniyang di-mahahadlangang layunin, at 
sa kaniyang mga daan. Sa pamamagitan ng una- 
wa, naiuugnay ng isang tao sa layunin at mga pa- 
mantayan ng Diyos ang kaalamang natatamo niya, 
at sa gayo'y nasusuri o natataya niya ang kahala- 
gahan ng gayong kaalaman. Ang “pusong may 
unawa ay yaong naghahanap ng kaalaman.” Hindi 
ito nasisiyahan sa mababaw na pangmalas lamang 
kundi sinisikap nitong makuha ang kabuuang lara- 
wan. (Kaw 15:14) Ang kaalaman ay dapat na ma- 
ging ‘kaiga-igaya sa mismong kaluluwa ng isa" 


UNAWA 


upang maingatan siya ng kaunawaan laban sa ka- 
tiwalian at panlilinlang.--Kaw 2:10, 11, 18:15, ting- 
nan ang KAALAMAN. 

Ipinakikita ng Kawikaan 1:1-6 na ang “taong may 
unawa ang siyang nagtatamo ng mahusay na pat- 
nubay, upang makaunawa ng kawikaan at ng pala- 
isipang kasabihan, ng mga salita ng mga taong ma- 
rurunong at ng kanilang mga bugtong.” Malamang 
na ang mga ito ay hindi mga bagay na sinasabi 
upang magpalipas lamang ng oras sa isang walang- 
saysay na usapan, yamang karaniwan nang hindi 
mag-aaksaya ng panahon sa gayong paraan ang 
mga taong marurunong. Sa halip, malamang na 
ang mga ito ay tumutukoy sa mga tagubilin, mga 
tanong, at mga palaisipan na dumidisiplina at su- 
masanay sa isip at puso ayon sa tamang mga simu- 
lain, sa gayo'y sinasangkapan yaong nag-aaral para 
sa pagkilos nang may karunungan sa hinaharap. 
(Ihambing ang Aw 49:3, 4.) Ang resulta ng pinag- 
samang kaalaman at pagkaunawa ay karunungan, 
na siyang “pangunahing bagay,” yamang ito'y ang 
kakayahang gumamit ng natamong mga kaalaman 
at ng matalas na pagkaunawa upang matagumpay 
na malutas ang mga suliranin. (Kaw 4:7) Ang taong 
may tamang motibo ay naghahangad ng unawa, 
hindi dahil lamang sa pag-uusisa o upang itanyag 
ang kaniyang sarili, kundi sa layuning makakilos 
siya nang may karunungan, 'ang karunungan ay 
nasa harap ng kaniyang mukha.” (Kaw 17:24: ting- 
nan ang KARUNUNGAN.) Hindi siya katulad ng mga 
tao noong mga araw ng apostol na si Pablo na nag- 
aastang mga guro ng iba ngunit mga “nagmamala- 
ki, na walang anumang nauunawaan,” anupat may- 
kamangmangan nilang hinayaan na sila'y maging 
mga “may sakit sa isip may kinalaman sa mga pag- 
tatanong at mga debate tungkol sa mga salita,” mga 
bagay na nagbubunga ng kawalan ng pagkakaisa at 
ng napakaraming masasamang resulta.--1Ti 6:3-5. 

Pagtatamo ng Tunay na Pagkaunawa. Ang 
taong naghahangad ng tunay na pagkaunawa ay na- 
nanalangin sa Diyos: “ipaunawa mo sa akin, upang 
matupad ko ang iyong kautusan at upang mainga- 
tan ko iyon nang buong puso . . . upang manatili 
akong buhay.” (Aw 119:34, 144, gayundin sa 27, 73, 
125, 169) Ito ang tamang motibo. Ipinanalangin ng 
apostol na ang mga Kristiyanong taga-Colosas ay 
"mapuspos nawa ng tumpak na kaalaman sa kalo- 
oban ng Diyos nang may buong karunungan at 
espirituwal na pagkaunawa [sy:ne'sei], sa layuning 
lumakad nang karapat-dapat kay Jehova.'---Col 1: 
9, 10. 

Ang edad at karanasan ay likas na mga salik na 
makatutulong sa isa na magkaroon ng higit na una- 
wa. (Job 12:12) Gayunman, hindi edad at karanasan 
ang pangunahing mga salik. Ipinagmapuri ng mga 
mang-aaliw ni Job ang unawang taglay nila at ng 


UNAWA 


kanilang matatanda nang mga kasamahan, ngunit 
sinaway sila ng nakababatang si Elihu. (Job 15:7-10, 
32:6-12) Si Jehova, ang “Sinauna sa mga Araw" 
(Dan 7:13), ay nagtataglay ng unawa na malayong 
nakahihigit sa unawa ng buong sangkatauhan, na 
may mga araw na sumasaklaw lamang ng ilang li- 
bong taon at ni hindi nakauunawa kung paano na- 
buo ang planetang kanilang tinitirhan. (Job 38:4-13, 
21) Kaya nga, ang nasusulat na Salita ng Diyos ay 
isang pangunahing paraan para sa pagtatamo ng 
unawa.---Aw 119: 130. 

Dapat na maingat na pag-isipan ng mga bata at 
mga kabataan ang mga tagubilin ng kanilang naka- 
tatanda at mas makaranasang mga magulang, lalo 
na kung tapat na mga lingkod ng Diyos ang mga ito. 
(Kaw 2:1-5: 3:1-3, 4:1: b:1) Makapagbibigay ng una- 
wa ang seryosong “pag-iisip” (sa Heb., bin) hinggil sa 
kasaysayan ng naunang mga salinlahi, at kara- 
niwan nang pamilyar dito ang mga nakatatanda. 
(Deu 32:7) Dapat na makipagsamahan ang isa, hin- 
di sa “mga walang-karanasan,” kundi sa maruru- 
nong, anupat sa wari'y kumakain ng kanilang payo 
at tagubilin upang ‘patuloy na mabuhay, at luma- 
kad nang tuwid sa daan ng pagkaunawa.” (Kaw 9: 
5, 6) Sa pamamagitan ng pakikinig at ng pagmama- 
sid, nakaiiwas ang isang tao sa pagiging walang- 
muwang at mapaniwalain, “nauunawaan niya ang 
katalinuhan,’ at naiiwasan din niya ang maraming 
mapapait na karanasan.---Kaw 8:4, 5. 

Ang masikap na pag-aaral at pagkakapit ng Salita 
ng Diyos at ng kaniyang mga utos ay makatutulong 
sa isang tao na magtaglay ng mas malaking kauna- 
waan kaysa sa kaniyang mga guro at higit na una- 
wa kaysa sa matatandang lalaki. (Aw 119:99, 100, 
130, ihambing ang Luc 2:46, 47.) Ito'y sapagkat ang 
karunungan at unawa, sa diwa, ay nakalakip sa da- 
lisay na mga tuntunin at mga hudisyal na batas ng 
Diyos, kaya nga kung may-katapatang susundin ng 
Israel ang mga ito, magiging dahilan ito upang ma- 
lasin sila ng nakapalibot na mga bansa bilang “isang 
bayan na marunong at may unawa.” (Deu 4:5-8, Aw 
111:7, 8, 10; ihambing ang 1Ha 2:3.) Kinikilala ng ta- 
ong may unawa na hindi dapat labagin ang Salita 
ng Diyos, nais niyang makitang kaayon nito ang ka- 
niyang landasin, at hinihiling niya ang tulong ng 
Diyos ukol dito. (Aw 119:169) Hinahayaan niyang 
mag-ugat sa kaniya nang malalim ang mensahe ng 
Diyos (Mat 13:19-23), isinusulat niya ito sa tapyas 
ng kaniyang puso (Kaw 3:3-6, 7:1-4), at nalilinang 
niya sa kaniyang sarili ang pagkapoot sa “bawat lan- 
das ng kabulaanan” (Aw 119:104). Noong narito sa 
lupa ang Anak ng Diyos, nagpakita siya ng unawa 
sa ganitong paraan, anupat hindi man lamang niya 
sinikap na iwasan ang kamatayan sa tulos dahil ka- 
ilangan siyang mamatay sa gayong paraan upang 
matupad ang Kasulatan.---Mat 26:51-54. 


1376 


Mahalaga ang panahon at pagbubulay-bulay. 
Kadalasan, ang taong “padalus-dalos” ay hindi 'nag- 
bubulay-bulay [o maingat na nagtutuon ng pansin, 
isang anyo ng Heb. na bin] ng kaalaman.” (Isa 
32:4: ihambing ang Kaw 29:20.) Karaniwan namang 
alam ng taong may unawa kung kailan mananati- 
ling tahimik (Kaw 11:12), hindi siya nagsasalita 
nang pabigla-bigla, at nananatili siyang mahinahon 
kahit uminit ang usapan. (Kaw 14:29, 17:27, 28; 
19:11: Job 32:11, 18, ihambing ang San 3:13-18.) Bi- 
nubulay-bulay niya ang payo upang matiyak niya 
ang kahulugan ng mga salita at mensahe nito. (Job 
23:5, Aw 49:3) Nagtatanong siya sa layuning mau- 
nawaan ang mga paliwanag hinggil sa mga bagay- 
bagay upang malaman niya ang sanhi ng tagum- 
pay o ng kabiguan, ng pagpapala o ng sumpa ng 
Diyos, at minumuni-muni niya ang magiging kaha- 
hantungan ng bawat landasin. (Aw 73:2, 3, 16-18, 
Jer 2:10-19, ihambing ang Isa 44:14-20.) Hindi ito 
ginawa ng Israel at hindi nila pinag-isipan sa kani- 
lang puso kung ano ang “kanilang [magiging] hu- 
ling wakas.”---Deu 32:28-30. 

Tumatanggap ng disiplina. Ang pagmama- 
puri, pagkasutil, paggigiit ng sarili, at pagsasarili ay 
mga kaaway ng unawa. (Jer 4:22, Os 4:14, 16) Hin- 
di ipinapalagay ng taong may tunay na unawa na 
alam niya ang lahat ng bagay. Kaya naman ang Ka- 
wikaan 19:25 ay nagsasabi, “Dapat na sawayin ang 
may-unawa, upang makilala niya ang kaalaman.” 
(Ihambing ang Job 6:24, 25, Aw 19:12, 13.) Palibha- 
sa'y isa siyang taong may unawa, handa siyang ma- 
kinig, nauunawaan niya ang dahilan ng pagsaway, 
at nakikinabang siya rito nang higit kaysa sa isang 
hangal na sinaktan nang isang daang ulit.--Kaw 
17:10, ihambing ang 29: 19. 

Pagkaunawa sa Hula. Ang kinasihang maka- 
hulang mga mensahe ay nauunawaan lamang niya- 
ong mga nilinis na mapagpakumbabang nananala- 
ngin ukol sa unawa. (Dan 9:22, 23: 10:12: 12:10) 
Bagaman maaaring matukoy ang pangkalahatang 
yugto ng panahon ng katuparan ng mga iyon, ang 
lubusang kaunawaan hinggil sa kung paano kuma- 
kapit ang hula ay maaaring kailangan pang mag- 
hintay hanggang sa takdang panahon ng Diyos para 
sa pagsasakatuparan nito. (Dan 8:17: 10:14, 12:8-10, 
ihambing ang Mar 9:31, 32, Luc 24:44-48.) Yaong 
mga naglalagak ng kanilang tiwala sa mga tao at 
humahamak sa kapangyarihan ng Diyos at nagwa- 
walang-halaga sa kaniyang layunin bilang isang 
salik na nararapat isaalang-alang ay hindi naka- 
uunawa sa mga hula, at nananatili silang bulag 
sa kahulugan ng mga ito hanggang sa magsimula 
nang sumapit sa kanila ang kapaha-pahamak na 
mga epekto ng katuparan ng mga ito.--Aw 50:21, 
22, Isa 28:19: 46:10-12. 


1377 


UNGGOY [sa Heb., gohph]. Ang mga unggoy 
na inangkat ni Haring Solomon ay maaaring isang 
uri ng unggoy na mahaba ang buntot anupat isa 
itong uri na tinukoy ng sinaunang mga manunulat 
bilang katutubo sa Etiopia. (1Ha 10:22, 2Cr 9:21) 
Dahil ang salitang Hebreo na gohph ay maaaring 
kaugnay ng salitang Sanskrit na kapi at yamang 
ang mga paboreal ay itinuturing na katutubo sa 
TS Asia, nagkaroon ng palagay na ang mga unggoy 
ay dinala ng pangkat ng mga barko ni Solomon 
mula sa India o Sri Lanka. Gayunman, ang inangkat 
na mga hayop na iyon ay maaaring hindi tuwirang 
nanggaling sa pinagmulang bansa ni sa lupain ding 
iyon, dahil may mga indikasyon na nagkaroon ng 
kalakalan sa pagitan ng India at Aprika bago pa 
man ang panahon ni Solomon.---Tingnan ang PABO- 
REAL, TARSIS Blg. 4. 


UNGGUENTO AT MGA PABANGO. Ang 
mga terminong Hebreo para sa mga ungguento ay 
tumutukoy hindi lamang sa tulad-pamahid na mga 
timplada na natutunaw kapag ipinahid sa balat kun- 
di pati sa mga timpladang hinaluan ng langis na na- 
nanatiling likido sa normal na mga temperatura. 
--Exo 30:25; Aw 133:2. 

Noon at ngayon, ang mga ungguento ay pa- 
ngunahin nang ginagamit bilang kosmetik at ga- 
mot, anupat karaniwan nang kapaki-pakinabang 
ang mga ito dahil sa langis na sangkap ng mga ito. 
Dahil sa kakayahan ng mga taba at mga langis na 
sumipsip at magpanatili ng mga amoy, naging po- 
sible para sa manggagawa ng ungguento na guma- 
wa ng mababangong timplada na lubhang pinaha- 
halagahan dahil sa kabanguhan ng mga iyon. (Sol 
1:3) Dahil naman sa bisa ng langis bilang panlinis at 
pampalambot ng balat, bukod pa sa bango ng mga 
sangkap na inihalo rito, naging kapaki-pakinabang 
ang gayong mga ungguento upang maiwasan ang 
panghahapdi at pangangati ng balat, at ang mga ito 
ay nagsilbing pamawi ng masamang amoy sa kata- 
wan sa mga bansang mainit ang klima at kung saan 
madalas na kulang na kulang ang suplay ng tubig. 
Tiyak na itinuring na palatandaan ng pagkamapag- 
patuloy ng may-bahay ang pag-aalok ng gayong 
timplada sa mga panauhin pagdating nila sa kani- 
yang tahanan, gaya ng ipinahihiwatig ng sinabi ni 
Jesus noong minsang may magpahid ng maba- 
ngong langis sa kaniyang mga paa.—Luc 7:37-46. 

Kapag gumagamit naman ng mababangong ung- 
guento na natatangi ang pagkakagawa upang ihan- 
da ang bangkay para sa libing, tiyak na ang mga ito 
ay pangunahin nang nagsisilbing pandisimpekta at 
pamawi ng masamang amoy. (2Cr 16:14: Luc 23:56) 
Nasa isip ni Jesus ang gayong paggamit ng ung- 
guento nang ipinaliwanag niya na sa makasagisag 


UNGGUENTO AT MGA PABANGO 


na diwa, ang pagpapahid sa kaniya ng napakama- 
mahaling mabangong langis sa bahay ni Simon na 
ketongin, anupat ang buong bahay ay napuno ng 
samyo nito, ay “paghahanda sa kaniya para sa li- 
bing.” (Mat 26:6-12: Ju 12:3) Kadalasan na, ang ma- 
mahaling mga pabango, gaya ng nardo na ginamit 
sa pagkakataong iyon, ay inilalagay sa magagan- 
dang sisidlang alabastro na tinatakpan nang mahig- 
pit.--Mar 14:3, tingnan ang ALABASTRO. 

Ang Banal na Langis na Pamahid at ang Ba- 
nal na Insenso. Ang unang ungguento na bi- 
nanggit sa Bibliya ay ang banal na langis na pama- 
hid na ginamit upang pabanalin ang inialay na mga 
kagamitan ng tabernakulo at ang mga saserdo- 
te nito. (Exo 30:25-30) Sa ilalim ng parusang ka- 
matayan, ipinagbawal na gamitin ang espesyal na 
ungguentong ito para sa personal na layunin. Ipi- 
nakikita ng kautusang iyon ang pagiging sagrado 
ng tabernakulo at ng mga naglilingkod doon.---Exo 
30:31-33. 

Si Jehova ang nagbigay kay Moises ng pormula ng 
banal na langis na pamahid. Tanging “mga pinaka- 
piling pabango” ang dapat gamitin: mira, matamis 
na kanela, matamis na kalamo, kasia, at ang pinaka- 
dalisay na langis ng olibo, at bawat isa ay may es- 
pesipikong dami. (Exo 30:22-24) Si Jehova rin ang 
nagbigay ng pormula ng banal na insenso. Hindi la- 
mang ito basta isang substansiya na nagbabaga at 
umuusok, isa itong espesyal na mabangong insenso. 
(Exo 30:7: 40:27: Lev 16:12, 2Cr 2:4: 13:10, 11) Sa 
paggawa nito, may espesipikong dami ng patak na 
estacte, onica, mabangong galbano, at dalisay na 
olibano na ginagamit, anupat higit pa itong inilara- 
wan ng Diyos bilang “pinaghalu-halong mga espe- 
sya, na gawa ng isang manggagawa ng ungguento, 
inasnan, dalisay, banal.” Ang ilang bahagi ng insen- 
so ay pinupulbos nang husto at malamang na sina- 
sala upang maging isang pinung-pinong produkto 
na angkop sa espesyal na gamit nito. Isang krimen 
na pinapatawan ng kamatayan ang paggamit nito 
para sa pribadong layunin.---Exo 30:34-38. 

Ang langis na pamahid at banal na insenso ay ka- 
puwa ginagamitan ng mabangong langis ng bal- 
samo. (Exo 25:6, 35:8, 28) Waring makatuwirang 
ipalagay na ang pampabangong mga sangkap na gi- 
nagamit sa paggawa ng banal na ungguento ay pi- 
nupulbos muna at saka iniluluto sa langis (ihambing 
ang Job 41:31), pagkatapos ay pinatitining iyon bago 
kunin at salain ang langis. 

Hindi kinailangang mag-eksperimento noon sa 
paggawa ng langis na pamahid at ng mabangong 
insenso, sapagkat sa pasimula pa lamang ay sinabi 
na ni Jehova: “Sa puso ng lahat ng may pusong ma- 
runong ay ilalagay ko ang karunungan, upang ma- 
gawa nga nila. . . ang langis na pamahid at ang 


UNI 


mabangong insenso para sa santuwaryo.” (Exo 31:6- 
11, 35:10-15, 37:29, 39:33, 38) Nang maglaon, ang 
ilan sa mga saserdote ay inatasang maging mga 
manggagawa ng ungguento para sa pagtitimpla ng 
mga materyales na iyon at mangasiwa rin sa suplay 
ng gayong mga bagay. (1Cr 9:30, Bil 4:16) Gayun- 
man, nang humiwalay ang Israel sa dalisay na pag- 
samba, hindi na naging kalugud-lugod kay Jehova 
ang paggawa at paggamit nila ng espesyal na mga 
ungguento at mga insenso.--Isa 1:13. 

Kahalagahan ng mga Ungguento at mga Pa- 
bango sa Ekonomiya. Noon, ang mga ungguen- 
to, mga pabango, at insenso ay hindi limitado sa ba- 
nal na mga produktong ginagamit sa santuwaryo. 
Pagsapit ng mga araw ni Solomon, mayroon nang 
“lahat ng uri ng pabango" at mahalimuyak na mga 
pulbos para sa pagpapabango ng mga bahay, mga 
kasuutan, mga higaan, at katawan ng mga mahar- 
lika at ng iba pang mga tao na kayang bumili ng 
mga iyon. (Es 2:12: Aw 45:8, Kaw 7:17: Sol 3:6, 7: 
4:10) Ni naging limitado man sa mga Levitikong 
saserdote ang paggawa ng mga timpladang iyon. 
Mayroon ding mga babae na naging dalubhasang 
mga manggagawa ng ungguento, at noong mga 
araw ni Nehemias, may isang grupo ng mga mang- 
gagawa na kinabibilangan ng mga tagapaghalo ng 
ungguento.---1Sa 8:13, Ne 3:8. 

Sa sinaunang daigdig, dahil sa interes ng publiko 
sa mababangong produkto, nagkaroon ng komersi- 
yo at kalakalan hindi lamang sa gayong uri ng mga 
paninda kundi pati sa mga materyales na kailangan 
sa paggawa ng mga iyon. Bukod sa mira na panta- 
nging ginagamit sa mga ungguento, at olibano na 
para naman sa insenso, ang iba pang mga materya- 
les na gaya ng nardo, safron, kania, kanela, aloe, ka- 
sia, gayundin ang sari-saring espesya, sahing, at 
aromatikong halaman, ay kadalasan nang ibinibiya- 
he nang malalayong distansiya bago makarating sa 
mga palayok at mga pagawaan ng mga manggaga- 
wa ng ungguento.---Sol 4:14: Apo 18:11, 13. 


UNI. 

1. Isang Levitang manunugtog na tumugtog ng 
panugtog na de-kuwerdas sa prusisyong nagdala sa 
kaban ng tipan sa Jerusalem.--1Cr 15:3, 16, 18, 20. 

2. Isang Levitang nabuhay pagkaraan ng pagka- 
tapon na inatasan sa tungkuling pagbabantay sa ila- 
lim ng pangangasiwa ng mataas na saserdoteng si 
Jesua.--Ne 12:1, 9. 


UOD 
sa Gr., skolex]. Ang yugto ng pagiging larva ng 
isang insekto pagkalabas nito sa itlog. Kung minsan 
ay partikular itong tumutukoy sa mga larva ng la- 
ngaw na matatagpuan sa nabubulok na halaman 
o hayop at sa mga himaymay ng buhay na kata- 


[sa Heb., rim-mah,' tohle-ah' o tohla“ath, 


1378 


wan. Ang buhay o nabubulok na mga bagay ay 
naglalaan ng init para mapisa ang mga itlog at ng 
pagkain para sa mga uod. Kung minsan naman ay 
tumutukoy ito sa mga uod na kumakain ng hala- 
man.--Deu 28:39; Jon 4:7. 

Ang mga uod ay may katawang walang paa, pa- 
haba, at baha-bahagi anupat tila walang ulo. Ga- 
yunman, may kaugnayan sa ulo nito, ang The 
Smithsonian Series (Tomo 5, p. 343) ay nagsasabi: 
“Ang papakitid na dulo ng katawan ang siyang kina- 
roroonan ng ulo, ngunit ang tunay na ulo ng uod ay 
lubusang nakapasok sa katawan. Mula sa butas na 
kinapapalooban ng ulo, na nagsisilbing bibig ng uod, 
may dalawang tulad-kukong pangawit na nakausli, 
at ang mga pangawit na ito ang nagsisilbing mga 
panga at mga pangkapit ng uod.” 

Ipinahihiwatig ng Kasulatan na ang ibang uri ng 
uod ay kumakain ng patay na organikong materya. 
(Job 7:5: 17:14: 21:26: 24:20, Isa 14:11) Ang maka- 
himalang manna, kapag itinabi ng mga Israelita 
hanggang sa kinaumagahan ng sumunod na araw, 
ay bumabaho at nagkakaroon ng mga uod, maliban 
sa manna na tinipon sa ikaanim na araw at itinabi 
para sa Sabbath. (Exo 16:20, 24) Nang banggitin ni 
Jesus ang “uod” may kaugnayan sa Gehenna, mali- 
wanag na tinutukoy niya ang tambakan sa labas ng 
lunsod ng Jerusalem kung saan tinutupok ng apoy 
ang basura at kung saan kinakain ng mga uod ang 
nabubulok na mga bagay na malapit sa apoy, ngu- 
nit wala sa mismong apoy.--Mar 9:48; ihambing 
ang Isa 66:24: tingnan ang GEHENNA. 

Ang terminong “uod” ay ginamit din sa makasa- 
gisag na paraan. Bilang paghamak, tinukoy ni Bil- 
dad ang tao bilang uod at bulati (Job 25:6), at ang 
Mesiyas ay inihulang ituturing na isang kadustaan 
at kasuklam-suklam, gaya ng uod. (Aw 22:6) Tinu- 
koy ng Diyos na Jehova ang Israel bilang isang 
uod, isang hamak at walang kalaban-labang nila- 
lang na kayang tapak-tapakan ng sinumang duma- 
raan. Ngunit tiniyak ni Jehova sa mga Israelita na 
tutulungan niya sila at pinatibay niya sila na huwag 
matakot.--Isa 41:14. 


UPA, KABAYARAN [sa Ingles, hire, wages]. 
Karaniwan na, ito ang suweldong ibinibigay sa mga 
trabahador para sa kanilang paggawa o mga serbi- 
syo. (Lev 19:13) Ang pandiwang “umupa” ay nanga- 
ngahulugang bayaran ang pagtatrabaho ng isang 
tao (Mat 20:1) o ang karapatang gumamit ng isang 
bagay. (Exo 22:14, 15, Gaw 28:30) Ang “kabaya- 
ran” naman ay maaaring maging singkahulugan ng 
“gantimpala.” Halimbawa, ang kabayaran o gan- 
timpala ni Haring Nabucodorosor (Nabucodonosor) 
para sa kaniyang paglilingkod bilang tagapuksa ni 
Jehova noong wasakin niya ang Tiro ay ang paglu- 


1379 


pig niya sa Ehipto at ang pagdambong niya sa lahat 
ng kayamanan nito. (Eze 29:18, 19: tingnan din ang 
Ru 2:12, Isa 61:8, 62:11.) Bilang katuparan ng Zaca- 
rias 11:12, tumanggap si Hudas Iscariote ng 30 pi- 
rasong pilak mula sa mga saserdote (kung siklo, 
S66 [U.S.]) bilang “kabayaran” sa pagkakanulo niya 
kay Jesu-Kristo. (Mat 26:14-16, 27:3-10, Gaw 1:18, 
tingnan ang SUHOL.) Gayundin, kung minsan ang 
“kabayaran” ay tumutukoy sa “kagantihan.” Kaya 
naman “ang kabayaran na ibinabayad ng kasala- 
nan ay kamatayan.”---Ro 6:23: tingnan din ang Aw 
109:20, Isa 65:6, 7. 

Binabayaran ang upa hindi lamang sa pamama- 
gitan ng salapi o pilak (2Cr 24:11, 12, 25:6) kundi sa 
pamamagitan din ng mga alagang hayop, mga pro- 
duktong agrikultural, at iba pa. Ang kabayaran ni 
Jacob para sa 14 na ta6ng pagtatrabaho ay ang ka- 
niyang dalawang asawa, sina Lea at Raquel. Karag- 
dagan pa, naglingkod siya nang anim na taon para 
sa ilang bahagi ng kawan ni Laban na kanilang na- 
pagkasunduan. (Gen 29:15, 18, 27: 31:41) Sa pagbi- 
bigay ni Lea kay Raquel ng mga mandragoras ng 
kaniyang anak, “inupahan” niya si Jacob upang sipi- 
ngan siya nito, at dahil dito ay tinukoy niya ang ba- 
tang isinilang niya bilang “kabayaran ng isang upa- 
han.” (Gen 30:14-18) Noong panahon ng ministeryo 
ni Jesus sa lupa, maliwanag na ang karaniwang ka- 
bayaran, o kita, ng mga manggagawa sa agrikultura 
bawat araw ay isang denario (74 na sentimo [U.S.]). 
--Mat 20:2. 

Kahilingan sa kautusan ng Diyos sa Israel na ma- 
bayaran ang mga upahang trabahador sa pagtata- 
pos ng araw ng trabaho. (Lev 19:13, Deu 24:14, 15) 
Matindi ang paghatol ng Kasulatan sa mga nakiki- 
tungo nang di-tapat may kinalaman sa kabayaran 
ng mga upahang manggagawa.---Jer 22:13: Mal 3:5; 
San 5:4. 

Kailangang maging maingat sa pagpili ng mga 
uupahan upang matiyak na sila'y may kakayahan. 
Kaya naman may kawikaan: “Gaya ng mamamana 
na umuulos ng lahat ng bagay ay gayon ang umuu- 
pa sa hangal o ang umuupa sa mga nagdaraan." 
--Kaw 26:10. 

Ayon sa simulaing: “Ang manggagawa ay kara- 
pat-dapat sa kaniyang kabayaran,” ang pagkama- 
pagpatuloy na ipinakikita at ang materyal na tulong 
na ibinibigay sa mga bukod-tanging nag-uukol ng 
kanilang sarili sa mga kapakanan ng dalisay na pag- 
samba ay maaaring tukuyin bilang kabayarang na- 
uukol sa kanila. (Luc 10:7, 1Ti 5:17, 18) Ang mga ika- 
pu ng mga Israelita ang nagsilbing kabayaran ng 
mga Levita para sa kanilang paglilingkod sa santu- 
waryo. (Bil 18:26, 30, 31) Sa kabilang dako, ang ma- 
tuwid na katayuan sa Diyos, at ang buhay na walang 
hanggan, ay hindi ibinibigay bilang kabayaran sa 


UPAHANG TRABAHADOR 


mga naglilingkod sa Diyos, sapagkat ang mga iyon 
ay mga kaloob na bunga ng di-sana-nararapat na 
kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo sa 
dahilang nananampalataya ang Kaniyang mga ala- 
gad sa haing pantubos ni Kristo.---Ro 4:2-8, 6:23. 

Noong mga araw ng propetang si Hagai, ang pag- 
papabaya sa santuwaryo ay humantong sa pagkaka- 
it ni Jehova ng kaniyang pagpapala anupat yaong 
mga nagpapaupa ay nagpapaupa kapalit ng “isang 
supot na may mga butas,” samakatuwid nga, ang 
upa na tinatanggap nila ay kakaunti at mabilis ma- 
ubos. (Hag 1:3-6) Pagkatapos, may kinalaman sa 
mga araw bago ang pagsasauli ng templo, sinabi ni 
Jehova sa pamamagitan ni Zacarias: “Sapagkat bago 
ang mga araw na iyon ay walang kabayaran para sa 
mga tao, at kung tungkol sa kabayaran sa mga ala- 
gang hayop, walang gayong bagay.”---Zac 8:9, 10; 
tingnan ang KALOOB, REGALO, KALOOB MULA SA DIYOS, 
UPAHANG TRABAHADOR. 

Kabaligtaran ng salitang Hebreo na sa-khar ' (ka- 
dalasa'y nangangahulugang upa sa diwa ng kaba- 
yarang ibinibigay para sa pagtatrabaho o mga ser- 
bisyo), ang salitang Hebreo na 'eth:nan, mula sa 
salitang-ugat na nathan” (magbigay), ay panta- 
nging ginagamit sa Kasulatan may kaugnayan sa 
upa na natatamo dahil sa pagpapatutot, literal man 
o makasagisag. Sa gayon, ang huling nabanggit ay 
itinuturing na isang kaloob sa halip na kabayarang 
kinita sa pamamagitan ng pagtatrabaho at karani- 
wan itong ginagamit sa masamang diwa. Ipinagba- 
wal ng Kautusan ang pagdadala sa santuwaryo para 
sa isang panata ng alinman sa “upa sa isang patu- 
tot” o “bayad sa isang aso,” anupat malamang na 
ang huling nabanggit ay tumutukoy sa upa ng isang 
lalaking homoseksuwal. (Deu 23:18) Dahil dito, ma- 
liwanag na nang tukuyin na magiging banal kay Je- 
hova ang upa ng Tiro sa pagpapatutot nito sa mga 
bansa, nangangahulugan iyon na pababanalin ng 
Kataas-taasan ang materyal na pakinabang ng Tiro 
mula sa mga iyon sa diwa na titiyakin niyang ga- 
gamitin iyon ayon sa kaniyang kalooban, anupat 
pangyayarihin niyang magdulot iyon ng kapakina- 
bangan sa kaniyang mga lingkod. (Isa 23:17, 18, 
ihambing ang Ne 13:16.) Kapuwa nagkasala ng pag- 
papatutot sa ibang mga bansa ang Juda at ang Isra- 
el. (Eze 23:1-16: Os 9:1: Mik 1:6, 7) Ngunit espesipi- 
kong tinuligsa ng Diyos ang Jerusalem dahil sa 
isang bagay na di-pangkaraniwan may kinalaman 
dito. Di-tulad ng mga patutot na tumatanggap ng 
upa, ang Jerusalem pa ang nagbigay ng upa sa mga 
bansang pinaglingkuran niya bilang patutot.---Eze 
16:26-34, 41. 


UPAHANG TRABAHADOR. [Isang tao na, 
di-gaya ng isang alipin, tumatanggap ng kabayaran 
para sa kaniyang paggawa. 


UPAZ 


Kahilingan sa Kautusan na mabayaran ang ga- 
yong mga trabahador sa pagtatapos ng araw ng 
trabaho. (Lev 19:13, Deu 24:14, 15) Noong unang 
siglo C.E. o bago pa nito, lumilitaw na pinagkaka- 
sunduan muna ang magiging kabayaran bago pasi- 
mulan ng mga trabahador ang kanilang paggawa, 
na ang haba ng isang araw ng trabaho ay 12 oras, 
mula sa mga ikaanim ng umaga hanggang sa ikaa- 
nim ng gabi, at na maliwanag na isang denario 
(74 na sentimo [U.S.]) ang karaniwang maghapong 
kabayaran ng mga manggagawa sa ubasan. (Mat 
20:1-13) Waring ipinahihiwatig ng pagbanggit ng 
Kasulatan sa “mga taon ng upahang trabahador” na 
itinatakda rin ang haba ng kasunduan, o kontrata, 
ng pagtatrabaho.--Isa 16:14, 21:16. 

Noon, maliwanag na di-tuli ang marami sa mga 
upahang trabahador sa Israel, sapagkat itinakda ng 
Kautusan na huwag silang makikibahagi sa Pasku- 
wa, bagaman maaaring makibahagi ang mga ali- 
ping tuli, palibhasa'y minamalas ang mga ito bilang 
mga miyembro ng isang pamilyang Israelita. Sa ga- 
yunding paraan, bagaman hindi maaaring kumain 
mula sa mga banal na bagay ang mga upahang tra- 
bahador ng isang saserdote, walang gayong pagba- 
bawal sa mga aliping tuli, yamang ang mga ito ay 
aktuwal na mga miyembro ng sambahayan ng sa- 
serdoteng iyon.---Exo 12:43-45, Lev 22:10, 11. 

Dahil sa pagbagsak ng kabuhayan, maaaring ipag- 
bili ng isang Israelita ang kaniyang sarili sa pagkaa- 
lipin sa isang kapuwa Israelita, o sa isang nani- 
nirahang dayuhan, isang nakikipamayan, o isang 
miyembro ng pamilya ng naninirahang dayuhan. 
Gayunman, hindi siya dapat pakitunguhan nang 
may paniniil, kundi dapat siyang tratuhin nang 
may kaukulang konsiderasyon tulad ng isang upa- 
hang trabahador. Pagkatapos, kung sa kaso niya ay 
hindi naging posible na samantalahin ang karapa- 
tang tumubos, palalayain siya mula sa pagkaalipin 
alinman sa ikapitong taon ng kaniyang pagkaalipin 
o sa taon ng Jubileo, alinman ang mauna.---Exo 
21:2, Lev 25:39, 40, 47-49, 53, Deu 15:12; tingnan 
ang ALIPIN. 

Kung minsan, ang mga upahang trabahador ay 
inaabuso ng kanilang mga amo. Sa pamamagitan ng 
kaniyang propetang si Malakias, nagbabala si Jeho- 
va na Siya ay magiging mabilis na saksi laban sa 
mga gumagawi nang may pandaraya sa kabayaran 
ng bayarang manggagawa.--Mal 3:5; tingnan din 
ang San 5:4; UPA, KABAYARAN. 

Karaniwan na, sabik ang upahang trabahador na 
matapos na ang araw ng pagtatrabaho at matang- 
gap ang kaniyang kabayaran. (Job 7:1, 2) Kadalasa'y 
hindi siya lubusang nagmamalasakit sa kapakanan 
ng kaniyang amo, gaya ng ipinakikita ng pananali- 
ta ni Jesu-Kristo na, di-tulad ng taong upahan na 


1380 


tumatakas kapag may panganib, siya, bilang Ma- 
buting Pastol, ay handang magbigay ng kaniyang 
kaluluwa alang-alang sa mga tupa.--Ju 10:11-15, 
tingnan din ang Jer 46:21. 


UPAZ. Isang di-pa-matukoy na lokasyon. May 
ginto sa lugar na ito noong sinaunang panahon. 
--Jer 10:9, Dan 10:5. 


UPO [sa Heb., pag-qu-oth, pangmaramihan: sa 
Ingles, gourd]. Ang salitang Hebreo na isinaling 
‘mga upo” ay lumilitaw lamang sa Bibliya may ka- 
ugnayan sa isang insidente na nangyari isang pa- 
nahon ng taggutom noong mga araw ni Eliseo. May 
isang nanguha ng ilang di-kilalang ligaw na upo, gi- 
nayat ang mga iyon at isinama sa nilaga. Nang ma- 
tikman ito, “ang mga anak ng mga propeta” ay 
nangambang malason sila anupat tumigil sila sa 
pagkain, ngunit makahimalang pinawi ni Eliseo ang 
lason sa nilaga upang hindi ito masayang.---2Ha 
4:38-41. 

Bagaman maraming iba pang mungkahi na iniha- 
harap, ang colocynth (Citrullus colocynthis), isang 
halaman na kamag-anak ng pakwan, ang karani- 
wang mas pinapaboran bilang halaman na ang bu- 
nga ay malamang na katugma ng “mga ligaw na 
upo” sa rekord ng Kasulatan. Ang baging ng colo- 
cynth ay gumagapang na tulad ng pipino at may 
kahawig ding mga dahon. Ang bunga nito ay halos 
kasinlaki ng kahel, mayroon itong makapal at ma- 
kinis na balat na batik-batik na berde at dilaw, 
at ito ay may napakapait, nakalalason at tulad- 
esponghang ubod, na pinagkukunan ng gamot na 
colocynth. Ang mga katangian ng colocynth ay tu- 
tugma sa salaysay ng Bibliya tungkol sa isang li- 
gaw na upo na maliwanag na nakalalason, gaya ng 
ipinahihiwatig ng mismong lasa nito. (2Ha 4:40) 
Kapag natuyot na ang karamihan sa ibang mga 
halaman, nananatili itong luntian at sa gayon ay 
nakatutukso sa di-pamilyar dito. 

Maaaring ang mga palamuting hugis-upo (sa 
Heb., peqa-im') sa binubong dagat at sa mga entre- 
panyong tablang sedro sa loob ng templo ni Solo- 
mon ay bilog na tulad ng bunga ng colocynth.--- 1Ha 
6:18, 7:24: 2Cr 4:3. 


UPO, HALAMANG [sa Heb., qiqa-yohn' sa 
Ingles, bottle-gourd plant]. Ang terminong Hebreo 
nito ay kumakatawan sa halaman na makahima- 
lang pinalaki ni Jehova nang buong magdamag 
upang magbigay ng lilim para sa propetang si Jonas 
habang nakaupo ito sa isang kubol at naghihintay 
sa mga resulta ng kaniyang panghuhula laban sa 
Nineve. Ang halaman ay nagdulot ng malaking gin- 
hawa kay Jonas hanggang noong pangyarihin ni Je- 
hova na salantain ito ng uod, anupat natuyo ito. Da- 


1381 


hil dito, ang propeta ay nabilad sa nakapapasong 
sinag ng araw.---Jon 4:5-11. 

Dalawang halaman ang karaniwang iminumung- 
kahi bilang posibleng mga salin ng Hebreong 
qiqayohn’. Mas pabor ang ilang salin ng Bibliya 
(RS, tlb; JB) sa “halamang lansina” (Ricinus commu- 
nis), isang santaunang halaman na mabilis lumaki 
anupat umaabot sa taas na 3 m (10 piye) o higit pa, 
at may malalaking dahon. Ang pinapaborang saling 
ito ay salig sa isang mungkahi ni Jerome na maaa- 
ring ang qi-qa-yohn' ay ang punong lansina, at salig 
din sa pagkakahawig sa pagitan ng salitang Hebreo 
at ng Ehipsiyong kiki. Iminumungkahi naman ng 
ibang mga iskolar at mga tagapagsalin ang “upo” 
(gourd) (AT) o “halamang upo” (NW). Ang A He- 
brew and English Lexicon of the Old Testament 
(nina Brown, Driver, at Briggs, 1980, p. 884) ay nag- 
mumungkahi ng kahulugang “upo” (bottle-gourd), 
isang halamang malalapad ang dahon at inuuri sa 
botanika bilang Lagenaria siceraria (dating tinata- 
wag na Cucurbita lagenaria). 

Mabilis tumubo ang halamang upo. May kinala- 
man sa halamang ito, ang Dictionnaire de la Bible 
(Tomo 5, tud. 1098) ay nagsasabi: “Ang halamang 
upo ay kilalang lumalaki nang napakabilis sa mga 
bansa na mainit ang klima at na ginagamit ito 
upang matakpan ng halaman ang mga pader ng 
mga bahay at mga silungan kung saan ito kumaka- 
pit tulad ng Virginia creeper, anupat naglalaan ng 
proteksiyon laban sa init sa pamamagitan ng mga 
baging nito at ng malalaking dahon nito. . .. Sa ma- 
kasagisag na mga larawang ipininta salig sa ku- 
wento ni Jonas na makikita sa mga katakumba, 
ang halamang ito ang laging ipinakikita.” (Inedit ni 
F. Vigouroux, Paris, 1912) Kaya ang isang halamang 
upo na karaniwang lumalaki nang mabilis ay maka- 
himalang pinalaki nang buong magdamag sa pama- 
magitan ng kapangyarihan ni Jehova upang mai- 
pagsanggalang si Jonas sa mainit na sinag ng araw. 


UR. 

1. [Liwanag]. ‘Ama’ ni Elipal, isa sa makapangya- 
rihang mga lalaki ng mga hukbong militar ni David. 
(1Cr 11:26, 35) Lumilitaw na si Ur ay si Ahasbai rin. 
--2Sa 23:34. 

2. “Ur ng mga Caldeo,” ang lunsod sa Mesopo- 
tamia kung saan isinilang ang kapatid ni Abram 
(Abraham) na si Haran (at malamang na pati si 
Abraham). (Gen 11:28, Gaw 7:2, 4) Si Jehova ay 
nagpakita kay Abraham at inutusan siyang lisanin 
ang Ur. Ayon sa Bibliya, kinuha ni Tera ang kani- 
yang anak na si Abraham, ang kaniyang manugang 
na si Sara, at ang kaniyang apo na si Lot, at mula sa 
Ur ay lumipat sila sa Haran. Kinikilala ng Bibliya na 
si Tera ang may pananagutan sa paglipat dahil siya 
ang ulo ng pamilya.---Gen 11:31, 12:1; Ne 9:7. 


UR 


Ang Ur ay kadalasang iniuugnay sa Muqaiyir, na 
nasa K ng pinakasahig ngayon ng Eufrates at mga 
240 km (150 mi) sa TS ng Babilonya. Ang mga guho 
roon ay sumasaklaw ng isang lugar na mga 910 m 
ang haba at 730 m ang lapad (3,000 por 2,400 piye). 
Palibhasa'y dating sentro ng pagsamba sa diyos- 
buwan na si Nanna (o Sin), ang pinakaprominenteng 
bahagi ng lugar na ito hanggang sa ngayon ay isang 
templong tore, o ziggurat, na mga 61 m ang haba, 
46 na m ang lapad, at 21 m ang taas (200 por 150 
por 70 piye).--LARAWAN, Tomo 2, p. 322. 

Bagaman sa kasalukuyan ang Ilog Eufrates ay 
umaagos nang mga 16 na km (10 mi) sa S ng kina- 
roroonan ng Ur, ipinakikita ng katibayan na noong 
sinaunang mga panahon, ang Eufrates ay umaagos 
sa gawing K ng lunsod. Ganito ang sabi ng istorya- 
dor at heograpo na si Henri Gaubert, sa kaniyang 
aklat na Abraham, Loved by God: “Noong panahon 
ni Abram, ang tatlong malalaking ilog (Karun, Tig- 
ris at Eufrates) ay umaagos patungo sa Gulpo ng 
Persia sa tatlong magkakahiwalay na wawa. Matu- 
tukoy rito ang kinaroroonan ng lunsod ng Ur... sa 
kaliwang [silangang] pampang ng Eufrates. Dahil 
dito, ang Hebreong tribo ni Abram, na nagmula sa 
estadong-lunsod ng Ur, ay maaaring tawagin bilang 
"ang mga tao mula sa ibayo ng ilog." “---1968, p. 8. 

Ipinakikita rin ng isang nirebisa at binagong edi- 
syon ng Excavations at Ur ni Sir Leonard Woolley na 
ang Eufrates ay talagang nasa K ng Ur. Hinggil sa 
mga depensa ng Ur, sinasabi nito: “Ang pagkalaki- 
laking kutang ito ay lalo pang pinatibay ng bagay na 
ang ilog ng Eufrates (gaya ng makikita sa nakalu- 
bog na marka ng dating pinakasahig nito) ay umaa- 
bot sa paanan ng kanluraning muralya samantalang 
limampung yarda mula sa paanan ng silanganing 
muralya ay may hinukay na isang malapad na ka- 
nal upang makarating ang ilog sa hilagang dulo ng 
bayan, sa gayon ang Ur ay napalibutan ng isang 
bambang sa tatlong panig nito.” (Ur (of the Chal- 
dees,’ ni P. R. S. Moorey, 1982, p. 138) Kaya angkop 
na sabihing kinuha ni Jehova si Abraham “mula sa 
kabilang ibayo ng Ilog,” samakatuwid nga, ang Eu- 
frates.---Jos 24:3. 

Sa maharlikang mga libingan sa Ur, ang mga 
naghukay ay nakasumpong ng maraming kasang- 
kapang gawa sa ginto, pilak, lapis lazuli, at iba pang 
mamahaling materyales. Nakakita rin sila roon ng 
mga indikasyon na ang sinaunang mga Sumeria- 
nong hari at reyna ng lunsod ay inilibing kasama 
ang kanilang pangkat ng mga tagapaglingkod na la- 
laki at babae. 

Ipinakikita ng mga nahukay na guho ng waring 
mga pribadong bahay sa Ur (iminumungkahi ng 
ilan na itinayo noong yugto sa pagitan ng ika-20 at 
ika-16 na siglo B.C.E.) na ang mga iyon ay yari sa 


URBANO 


laryo, pinalitadahan at pinaputi, at may 13 o 14 na 
silid na nakapalibot sa isang loobang may latag ng 
bato. Kasama sa mga tapyas na luwad na natagpu- 
an sa lugar na iyon ang ilan na ginamit sa pagtutu- 
ro ng sulat na cuneiform. Ipinakikita ng ibang mga 
tapyas na ang mga estudyante noon ay may multi- 
plication table at division table at nagkukuwenta ng 
square root at cube root. Marami sa mga tapyas ay 
mga dokumento sa negosyo. 

Batay sa mga paghuhukay sa Ur, maliwanag na si 
Abraham ay nagsakripisyo ng maraming materyal 
na bagay nang lisanin niya ang lunsod na iyon. 
Ngunit, sa pananampalataya, hinintay ng patriyar- 
ka ang lunsod na may tunay na mga pundasyon, na 
ang tagapagtayo at maygawa ng lunsod na ito ay 
ang Diyos.'---Heb 11:8-10. 


URBANO [mula sa Lat., nangangahulugang 
“Pino, Elegante”]. Isang Kristiyanong taga-Roma 
na binati sa liham ni Pablo. (Ro 16:9) Ang panga- 
lan ay malimit na matatagpuan sa mga inskripsi- 
yon ng sambahayan ni Cesar, ngunit hindi sinasa- 
bi ng ulat kung ang Urbanong ito ay isang lingkod 
ng emperador. 


URI, I. Isinisiwalat ng ulat ng paglalang, na 
nasa unang kabanata ng Genesis, na nilalang ng 
Diyos na Jehova ang nabubuhay na mga bagay sa 
lupa “ayon sa kani-kanilang uri.” (Gen 1:11, tlb sa 
Rbi8) Sa pagtatapos ng ikaanim na araw ng pagla- 
lang, nagkaroon sa lupa ng napakaraming iba't 
ibang saligang “uri” na nilalang, na kinabibilangan 
ng napakasalimuot na mga anyo ng buhay. Pinag- 
kalooban ang mga ito ng kakayahang magparami 
ng supling “ayon sa kani-kanilang uri” sa isang iti- 
nakda at maayos na paraan.--Gen 1:12, 21, 22, 24, 
25, 1Co 14:33. 

Ang tinutukoy ng Bibliya na mga “uri” ay waring 
mga dibisyon ng mga anyo ng buhay, anupat yaon 
lamang kabilang sa bawat dibisyon ang maaaring 
magkalahian. Kung gayon, ang hangganan ng ba- 
wat “uri” ay makikilala kapag hindi na posible ang 
pertilisasyon. 

Nitong nakaraang mga taon, ang terminong spe- 
cies ay ginamit sa paraang nakalilito kapag iniham- 
bing iyon sa salitang “uri.” Ang saligang kahulugan 
ng species ay “isang klase; uri; partikular na klase.” 
Gayunman, sa terminolohiya ng biyolohiya, kuma- 
kapit ito sa alinmang grupo ng mga hayop o mga 
halaman na nagkakalahian at pare-parehong nagta- 
taglay ng isa o higit pang espesipikong katangian. 
Dahil dito, maaaring magkaroon ng maraming ga- 
yong species o partikular na klase sa loob ng iisang 
dibisyon ng mga “uri” sa Genesis. 

Bagaman ipinakikita ng ulat ng Bibliya tungkol sa 
paglalang at ng pisikal na mga batas na ikinintal ng 


1382 


Diyos na Jehova sa mga bagay na nilalang na maa- 
aring magkaroon ng malawak na pagkakasari-sari 
sa loob ng mga “uri” na nilalang, walang batayan 
ang mga teoriya na nagsasabing may bagong mga 
“uri” na lumitaw pagkatapos ng panahon ng pagla- 
lang. Ang di-mababagong alituntunin na ang mga 
“uri” ay hindi maaaring magkalahian ay isang simu- 
lain ng biyolohiya na hindi pa kailanman napabula- 
anan. Kahit sa tulong ng makabagong mga pa- 
mamaraan at manipulasyon sa laboratoryo, wala 
pang napalitaw na bagong mga “uri.” Bukod diyan, 
ang pagpapalahi ng magkakaibang “uri” na nilalang 
ay sasalungat sa layunin ng Diyos na panatilihing 
magkakahiwalay ang mga grupo ng pamilya at sisi- 
rain nito ang indibiduwalidad ng sari-saring uri ng 
nabubuhay na mga nilalang at mga bagay. Sama- 
katuwid, dahil sa malinaw na agwat sa pagitan ng 
mga “uri” na nilalang, ang bawat saligang grupo ay 
nananatiling isang nakabukod na yunit na hiwalay 
sa ibang mga “uri.” 

Mula sa pinakamaagang rekord ng tao hanggang 
sa ngayon, ipinakikita ng katibayan na ang mga aso 
ay mga aso pa rin, ang mga pusa ay nananatiling 
mga pusa, at ang mga elepante ay nananatiling 
mga elepante. Ang kawalang-kakayahang magpa- 
rami sa pagitan ng magkaibang uri ang namama- 
laging salik na nagsisilbing hangganan ng bawat 
“uri.” Dahil dito, kung pagbabatayan ang salik na 
ito ng kawalang-kakayahang magparami, posibleng 
itakda ang mga hangganan ng lahat ng “uri” na 
umiiral sa ngayon. Sa pamamagitan ng likas na 
pagsubok na ito sa pertilisasyon, posibleng tuk- 
lasin kung alin-alin ang pangunahing magkaka- 
mag-anak sa gitna ng mga buhay-hayop at mga 
buhay-halaman. Halimbawa, ang kawalang-kaka- 
yahang magparami sa pagitan ng tao at ng mga ha- 
yop ay isang di-matawid na bangin. Ipinakikita ng 
mga eksperimento sa pagpapalahi na hindi hitsura 
ang batayan. Ang tao at ang chimpanzee ay waring 
magkahawig, anupat may magkatulad na mga ka- 
lamnan at mga buto, gayunman, ang pagiging im- 
posible na malahian ang tao ng pamilya ng mga 
unggoy ay nagpapatunay na ang mga ito ay dala- 
wang magkahiwalay na nilalang at hindi nagmula 
sa iisang “uri” na nilalang. 

Bagaman inaasahan noon na ang hybridization 
(pagpapalahi ng dalawang magkaibang uri) ang pi- 
nakamahusay na paraan upang makalikha ng isang 
bagong “uri,” sa bawat kaso ng hybridization na 
inimbestigahan, laging natutuklasan na ang pinag- 
pareha ay nagmula sa iisang “uri,” gaya sa pagpapa- 
lahi ng kabayo at buriko, na kapuwa kabilang sa pa- 
milya ng mga kabayo. Maliban sa bibihirang mga 
kaso, ang mula na isinilang sa gayong paraan ay 
baog at walang kakayahang makapagparami ng na- 
iibang anyo na ito sa likas na paraan. Dahil sa mga 


1383 


katotohanang ito, maging si Charles Darwin ay na- 
pilitang umamin: “Ang pagiging bukod-tangi ng es- 
pesipikong mga anyo at ang bagay na hindi sila 
nagkakahalu-halo dahil sa napakaraming namama- 
gitang kawing, ay maliwanag na isang balakid.” 
(Origin of Species, 1902, Bahagi 2, p. 54) Totoo pa rin 
iyan hanggang sa ngayon. 

Bagaman ang espesipikong mga “uri” na nilalang 
ay maaaring ilang daan lamang, mas marami ang 
partikular na klase ng mga hayop at halaman sa 
lupa. Ipinakikita ng makabagong pananaliksik na 
daan-daang libong iba't ibang halaman ang kabi- 
lang sa iisang pamilya. Sa katulad na paraan, sa ka- 
harian ng mga hayop, maaaring maraming partiku- 
lar na klase ng pusa, na pawang kabilang naman sa 
iisang pamilya ng mga pusa o 'uring' pusa. Totoo rin 
ito sa mga tao, mga baka, at mga aso, anupat posi- 
ble ang malawak na pagkakasari-sari sa loob ng ba- 
wat “uri.” Ngunit sa kabila nito, gaano man kara- 
ming partikular na klase ang lumitaw sa bawat 
pamilya, hindi maaaring magkahalo ang mga gene 
ng mga “uri” na ito sa pamamagitan ng pagpapalahi. 

Malinaw na pinatutunayan ng pananaliksik sa 
heolohiya na ang mga fosil na itinuturing na kabi- 
lang sa pinakamaaagang ispesimen ng isang parti- 
kular na nilalang ay kahawig na kahawig ng kani- 
lang mga inapo na nabubuhay sa ngayon. Ang mga 
ipis na natagpuang kasama ng diumano'y pinaka- 
maaagang fosil ng mga insekto ay halos walang ipi- 
nagkaiba sa makabagong-panahong mga ipis. Wa- 
lang “mga tulay” na fosil sa pagitan ng mga “uri.” 
Ang mga kabayo, mga puno ng ensina, mga agila, 
mga elepante, mga walnut, mga pako, at iba pa, ay 
pawang nananatili sa loob ng iisang “uri” anupat 
hindi nagbabago tungo sa iba pang mga “uri.” Ang 
patotoo ng mga fosil ay lubusang kasuwato ng ka- 
saysayan ng paglalang sa Bibliya, na nagpapakitang 
nilalang ni Jehova ang maraming bilang ng nabu- 
buhay na mga bagay sa lupa “ayon sa kani-kanilang 
uri” noong huling mga araw ng paglalang.---Gen 
1:20-25. 

Batay sa mga nabanggit, lumilitaw na mapagka- 
kasya ni Noe sa arka ang lahat ng kinakailangang 
hayop upang mailigtas ang mga ito sa Baha. Hindi 
sinasabi ng Bibliya na kinailangan niyang ingatang 
buháy ang bawat partikular na klase ng mga hayop. 
Sa halip, sinasabi nito: “Sa mga lumilipad na nila- 
lang ayon sa kani-kanilang uri at sa maaamong ha- 
yop ayon sa kani-kanilang mga uri, sa lahat ng gu- 
magalang hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, 
dalawa sa bawat uri ang papasok doon sa iyo upang 
maingatan silang buháy.” (Gen 6:20; 7:14, 15) Alam 
ng Diyos na Jehova na kailangan lamang magligtas 
ng mga miyembro na kumakatawan sa iba't ibang 
“uri,” yamang makapagpaparami ang mga ito tungo 


URIA 


sa iba't ibang partikular na klase pagkatapos ng 
Baha.---Tingnan ang ARKA Blg. 1. 

Nang kumati na ang tubig-baha, ang maituturing 
na lilang saligang “uri” na ito ay lumabas sa arka at 
nangalat sa ibabaw ng buong lupa, anupat sa kalau- 
nan ay nagluwal ng maraming naiibang anyo ng 
kanilang “uri.” Bagaman marami pang bagong par- 
tikular na klase ang umiral pagkatapos ng Baha, ang 
mga “uri” na nakaligtas ay nanatiling di-nagbabago, 
kasuwato ng di-mababagong salita ng Diyos na Je- 
hova.--Isa 55:8-11. 


URI, II [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “liwanag']. 

1. Inapo ni Juda sa pamamagitan nina Perez, 
Hezron, Caleb, at Hur. Ang anak ni Uri na si Bezalel 
ay isang kilalang bihasang manggagawa ng taber- 
nakulo.---Exo 31:2: 35:30, 38:22, 1Cr 2:4, 5, 9, 18-20, 
2Cr 1:5. 

2. Ama ni Geber na isa sa mga kinatawan ni So- 
lomon para sa paglalaan ng pagkain.-- 1Ha 4:7, 19. 

3. Isa sa tatlong Levitang bantay ng pintuang- 
daan na nagpaalis sa kanilang mga asawang banya- 
ga at mga anak dahil sa payo ni Ezra.--Ezr 10:10, 
11, 24, 44. 


URIA [Ang Aking Liwanag ay si Jehova]. 

1. Ang Hiteong asawa ni Bat-sheba. Si Uria ay 
isa sa mga banyagang mandirigma ni David. (2Sa 
23:39, 1Cr 11:41) Ipinahihiwatig ng kaniyang pana- 
nalita, paggawi, pag-aasawa ng isang babaing Ju- 
dio, at paninirahan sa Jerusalem malapit sa palasyo 
ng hari na tinanggap niya ang pagsamba sa Diyos 
na Jehova bilang isang tinuling proselita.--2Sa 11: 
3, 6-11. 

Habang nakikipagbaka si Uria laban sa Ammon 
sa Raba, nangalunya si David sa asawa ni Uria na 
si Bat-sheba, at hindi kailanman natuklasan ni Uria 
ang bagay na ito. Pagkatapos ay nagsugo si David 
at pinapunta si Uria sa Jerusalem. Pagdating ni 
Uria, tinanong siya ng hari tungkol sa kalagayan 
ng digmaan at pinalabas siya upang pumunta sa 
kaniyang bahay nang sa gayon ay magtinging kay 
Uria ang anak ni Bat-sheba. Ngunit tumangging 
umuwi si Uria dahil ang hukbo ay nasa parang. 
(Deu 23:9-11, ihambing ang 1Sa 21:5.) Kahit noong 
lasingin siya ni David, tumanggi pa rin siyang ma- 
tulog sa kaniyang bahay. (2Sa 11:1-13) Pagkatapos 
ay nadagdagan ang krimen ni David laban kay 
Uria, sapagkat pinabalik siya ni David sa digmaan 
taglay ang mga tagubilin kay Joab na maniobra- 
hin nito na mapatay si Uria sa pagbabaka.---2Sa 
11:14-26. 

2. Isang saserdote na sumaksi sa pagsulat ni Isa- 
ias sa isang tapyas ng pangalan ng kaniyang anak 
na Maher-salal-has-baz. (Isa 8:1, 2) Ang pangalan 


URIAS 


ni Uria ay binabaybay na Urias sa ibang talata. 
--2Ha 16:10; tingnan ang Uras Blg. 1. 

3. Ipinapalagay na isang saserdote, isa na tuma- 
yo sa kanan ni Ezra nang bumasa ito mula sa Kau- 
tusan para sa pinabalik na mga tapon na nagkakati- 
pon sa Pintuang-daan ng Tubig sa Jerusalem.---Ne 
8:1-4. 


URIAS [Ang Aking Liwanag ay si Jehova]. 

1. Isang saserdote noong panahon ng paghahari 
ni Haring Ahaz ng Juda (761-746 B.C.E.). Nang pu- 
maroon si Ahaz sa Damasco upang maghandog 
ng tributo kay Tiglat-pileser III, ipinadala nito kay 
Urias ang disenyo at parisan ng malaking altar na 
nakita nito roon at sinabi sa kaniya na magtayo ng 
isang katulad niyaon, at sa kalaunan ay iniutos sa 
kaniya na gamitin iyon sa halip na ang altar ni Je- 
hova. Sumunod si Urias. (2Ha 16:8-16) Nasaksihan 
din ni Urias (Uria) ang isang pagsulat ni Isaias. (Isa 
8:1, 2) Ipinapalagay na siya ay mataas na saserdo- 
te, bagaman hindi siya ipinakikilalang gayon, dahil 
sa kaniyang kahalagahan at sa kawalan ng sinu- 
mang tao na may gayong titulo nang panahong 
iyon. 

2. Isang propeta ni Jehova, anak ni Semaias na 
mula sa Kiriat-jearim. Noong panahon ng paghaha- 
ri ni Jehoiakim, nanghula si Urias laban sa Juda at 
Jerusalem gaya ng ginawa ni Jeremias. Gayunman, 
nang malaman ni Urias na hinahangad ni Jehoia- 
kim na siya ay mamatay, tumakas siya patungong 
Ehipto, ngunit ibinalik siya at pinatay, anupat ang 
kaniyang bangkay ay inihagis sa isang karaniwang 
dakong libingan.---Jer 26:20-23. 

3. Anak ni Hakoz, isang saserdote na ang anak na 
si Meremot ay isa sa mga saserdote na sa panganga- 
laga niya ipinagkatiwala ni Ezra ang ginto at ang pi- 
lak at ang mga sisidlan ng templo na dinala sa Je- 
rusalem. Nang maglaon ay tumulong ang anak ni 
Urias na si Meremot na magkumpuni ng pader ng 
Jerusalem.---Ezr 8:33, Ne 3:4, 21. 


URIEL [Ang Diyos ay Liwanag]. 

1. Isang Levitang inapo ni Kohat, anak ni Tahat. 
— 1Cr 6:22, 24. 

2. Pinuno ng mga Kohatita noong panahong 
ipag-utos ni David na dalhin ang kaban ng tipan sa 
Jerusalem.--1Cr 15:5, 11, 12, 15. 

3. Ama ni Micaias (Maaca) na asawa ni Ha- 
ring Rehoboam at ina ni Abias. (2Cr 13:1, 2, 11:21) 
Si Maaca ay apo ni Absalom. Yamang lumilitaw na 
ang tatlong anak na lalaki ni Absalom ay namatay 
nang bata pa at walang mga anak (2Sa 14:27: 18:18), 
malamang na si Micaias ang anak ng anak na babae 
ni Absalom na si Tamar at ni Uriel, hindi anak ni 
Absalom, kundi manugang. 


1384 


URIM AT TUMIM. Mga bagay na ginagamit 
noon upang tiyakin ang kalooban ng Diyos kapag 
bumabangon ang mga tanong na may pambansang 
kahalagahan at nangangailangan ng sagot mula 
kay Jehova. 

Gaya ng nakaulat sa Levitico 8:8, matapos niyang 
isuot kay Aaron ang pektoral, inilagay ni Moises sa 
pektoral ang Urim at ang Tumim. Bagaman ang 
Hebreong pang-ukol na isinalin dito bilang “sa” ay 
maaaring isalin bilang “sa ibabaw,” gayunding sali- 
ta ang ginamit sa Exodo 25:16 nang banggitin doon 
ang paglalagay ng dalawang tapyas na bato sa ka- 
ban ng tipan. (Exo 31:18) May mga nagsasabi na 
ang Urim at ang Tumim ay yaong 12 bato na naka- 
kabit sa pektoral. Ngunit hindi maaaring maging 
gayon, yamang noong seremonya ng pagpapasina- 
ya sa pagkasaserdote, ang Urim at Tumim ay inila- 
gay sa pektoral pagkatapos na ilagay kay Aaron ang 
kumpletong pektoral kasama ang 12 batong nakata- 
hi roon. Pinabubulaan din ng Exodo 28:9, 12, 30 ang 
teoriya na ang Urim at Tumim ay yaong dalawang 
batong onix na nasa mga dugtungang pambalikat 
ng epod ng mataas na saserdote. (Exo 28:9-14) Ma- 
liwanag na ang Urim at Tumim ay naiibang mga 
bagay. 

Pinaggamitan. Kapansin-pansin na ang Urim 
at ang Tumim ay dapat ilagay sa tapat ng puso ni 
Aaron kapag pumaparoon siya “sa harap ni Jehova.” 
Walang alinlangang tumutukoy ito sa pagtayo ni 
Aaron sa dakong Banal sa harap ng kurtinang patu- 
ngo sa Kabanal-banalang silid kapag sumasangguni 
siya kay Jehova. Ang lokasyon ng Urim at ng Tu- 
mim, “sa tapat ng puso ni Aaron,” ay waring nagpa- 
pahiwatig na nakalagay ang mga ito sa tupi, o luk- 
butan, na nalikha nang itiklop ang pektoral. Ang 
mga ito ay para sa “mga kahatulan sa mga anak ni 
Israel” at ginagamit kapag ang mga lider ng bansa 
ay may mahalagang tanong na nangangailangan 
ng sagot mula kay Jehova at makaaapekto sa bansa. 
Si Jehova, na Tagapagbigay-Kautusan ng Israel, ay 
nagbibigay ng sagot sa mataas na saserdote hinggil 
sa tamang pagkilos na dapat gawin.---Exo 28:30. 

Matapos makaligtas si Abiatar sa lansakang pag- 
patay sa mga saserdote ng Nob kung saan namatay 
rin ang kaniyang ama, tinawag siya ni David upang 
gamitin ang Urim at ang Tumim noong siya'y pu- 
maroon kay David dala ang epod. Lumilitaw na ito 
ang epod ng mataas na saserdote.--1Sa 22:19, 20, 
23:6-15. 

Maaaring mga Palabunot. Batay sa mga 
pangyayaring nakaulat sa Kasulatan na doo'y si- 
nangguni si Jehova sa pamamagitan ng Urim at Tu- 
mim, lumilitaw na ang tanong ay binalangkas sa pa- 
raang masasagot iyon ng “oo” o “hindi,” o kaya'y sa 
napakaikli at tuwirang sagot. Bagaman noong isang 


1385 


pagkakataon (1Sa 28:6) ang Urim ay binanggit nang 
mag-isa, maliwanag na intindido nang kalakip dito 
ang Tumim. 

Maraming komentarista sa Bibliya ang naniniwa- 
la na ang Urim at ang Tumim ay mga palabunot. Sa 
salin ni James Moffatt sa Exodo 28:30, ang mga ito 
ay tinawag na “mga sagradong palabunot.” Ipinapa- 
lagay ng ilan na tatlong piraso ang mga ito, anupat 
ang isa ay may sulat na salitang “oo,” ang isa naman 
ay “hindi,” at ang isa pa ay blangko. Pinagpapalabu- 
nutan ang mga ito, at sa gayo'y nasasagot ang ka- 
tanungan, maliban na lamang kapag ang blangkong 
piraso ang nabunot, na nangangahulugang walang 
sagot na maaasahan. Ipinapalagay ng iba na ang 
Urim at ang Tumim ay dalawang lapad na bato, na 
ang isang panig ay puti at ang kabila naman ay 
itim. Kapag inihagis ang mga ito at dalawang puti 
ang lumabas, mangangahulugan iyon ng “oo,” ka- 
pag dalawang itim ay “hindi,” at ang isang itim at 
isang puti ay mangangahulugan naman na walang 
sagot. Minsan, nang si Saul ay sumangguni sa pa- 
mamagitan ng saserdote kung ipagpapatuloy ba nila 
ang pagsalakay sa mga Filisteo, wala siyang tinang- 
gap na sagot. Palibhasa'y nadarama niyang may 
nagkasala sa gitna ng kaniyang mga tauhan, siya'y 
nagsumamo: “O Diyos ng Israel, ibigay mo ang Tu- 
mim!” Mula sa mga naroroon ay napili si Saul at si 
Jonatan, pagkatapos nito, nagpalabunutan upang 
magpasiya sa pagitan nilang dalawa. Sa ulat na ito, 
ang pagsamo na, “Ibigay mo ang Tumim,” ay wa- 
ring iba pa sa pagpapalabunutan, bagaman maaa- 
ring ipinahihiwatig nito na magkaugnay ang mga 
iyon.--1Sa 14:36-42. 

Pinag-ugnay Nito ang Kaharian at ang 
Pagkasaserdote. Sa Deuteronomio 33:8-10, tinu- 
koy ang Aaronikong pagkasaserdote sa pagsasabing: 
“Ang iyong Tumim at ang iyong Urim ay nauukol sa 
taong matapat sa iyo.” Marahil, ang pagbanggit sa 
Urim at Tumim bilang nauukol “sa taong matapat sa 
iyo [Jehova]” ay tumutukoy sa pagkamatapat na ipi- 
nakita ng tribo ni Levi (na pinagmulan ng Aaroni- 
kong pagkasaserdote) may kaugnayan sa insidente 
hinggil sa ginintuang guya.---Exo 32:25-29. 

Buong-karunungang inilaan ni Jehova ang Urim 
at ang Tumim at inilagay niya ang mga ito sa mga 
kamay ng mataas na saserdote. Dahil dito, sa kalak- 
hang bahagi, ang hari ay dumedepende sa pagkasa- 
serdote, anupat naiiwasan ang pagtataglay niya ng 
labis-labis na kapangyarihan. Dahil sa Urim at Tu- 
mim ay kinailangang magtulungan ang hari at ang 
mga saserdote. (Bil 27:18-21) Ipinabatid ni Jehova sa 
Israel ang kaniyang kalooban sa pamamagitan ng 
kaniyang nasusulat na Salita, gayundin sa pamama- 
gitan ng mga propeta at mga panaginip. Ngunit wa- 
ring ginamit ang mga propeta at mga panaginip 
para sa pantanging mga okasyon, samantalang ang 


USA, BABAING 


mataas na saserdote at ang Urim at ang Tumim ay 
laging nasa piling ng bayan. 

Hindi na Ginamit Mula Noong 607 B.C.E. 
Ayon sa tradisyong Judio, ang paggamit sa Urim at 
sa Tumim ay nahinto mula noong itiwangwang ng 
mga hukbong Babilonyo sa ilalim ni Haring Nabuco- 
donosor ang Jerusalem at wasakin ng mga ito ang 
templo niyaon noong 607 B.C.E. (Babilonyong Tal- 
mud, Sotah 48b) Ang pangmalas na ito ay sinusu- 
portahan ng mababasa natin sa mga aklat ng Ezra 
at Nehemias hinggil sa Urim at Tumim. Doon, ang 
mga lalaking nag-aangking sila'y nagmula sa maka- 
saserdoteng angkan, subalit hindi masumpungan 
ang kanilang pangalan sa pampublikong rehistro, ay 
sinabihan na hindi sila makakakain mula sa mga 
kabanal-banalang bagay na inilaan para sa mga sa- 
serdote hanggang sa tumayo ang isang saserdoteng 
may Urim at Tumim. Ngunit walang ulat na gina- 
mit nang panahong iyon ang Urim at ang Tumim, 
at mula noong panahong iyon ay hindi na tinukoy 
ng Bibliya ang mga sagradong bagay na ito.---Ezr 
2:61-63, Ne 7:63-65. 

Sumasangguni kay Jehova ang Lalong Daki- 
lang Mataas na Saserdote. Sa liham ni Pablo sa 
mga Hebreo, si Jesu-Kristo ay inilarawan bilang ang 
dakilang Haring-Saserdote ayon sa paraang gaya ng 
kay Melquisedec. (Heb 6:19, 20, 7:1-3) Pinagsanib sa 
kaniya kapuwa ang pagkahari at pagkasaserdote. 
Ang kaniyang gawain bilang saserdote ay patiunang 
inilarawan ng gawain ng mataas na saserdote ng si- 
naunang Israel. (Heb 8:3-5, 9:6-12) Bilang Mataas na 
Saserdote, ang lahat ng paghatol sa sangkatauhan 
ay ipinagkatiwala sa kaniyang mga kamay. (Ju 5:22) 
Gayunpaman, noong narito si Jesus sa lupa, sinabi 
niya: “Ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo ay hin- 
di ko sinasalita nang mula sa aking sarili; kundi ang 
Ama na nananatiling kaisa ko ang gumagawa ng ka- 
niyang mga gawa” (Ju 14:10) at, “wala akong gina- 
gawang anuman sa sarili kong pagkukusa, kundi 
kung ano ang itinuro sa akin ng Ama, ito ang mga 
bagay na sinasalita ko.” (Ju 8:28) Sinabi rin niya: 
“Kung hahatol ako, ang paghatol ko ay may katoto- 
hanan, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ang Ama 
na nagsugo sa akin ay kasama ko.” (Ju 8:16) Tiyak 
na sa kaniyang itinaas na makalangit na posisyon, 
palibhasa'y pinasakdal bilang Mataas na Saserdote 
magpakailanman, si Jesus ay nagpapatuloy sa lan- 
dasing ito ng pagpapasakop sa kaniyang Ama, anu- 
pat umaasa sa Kaniya ukol sa patnubay sa paghatol. 
--Heb 7:28, ihambing ang 1Co 11:3, 15:27, 28. 


USA, BABAING [sa Heb., '@atyalah: 'ai-yelleth: 
sa Ingles, hind]. Ang babaing usa ay kabilang sa pa- 
milyang Cervidae. Ito'y isang balingkinitan at ma- 
gandang hayop, matatakutin, matatag ang paa, at 
matulin. Kapag kagampan na, ang babaing usa ay 


USA, LALAKING 


pumupunta sa mga kubling dako ng kagubatan 
upang doon manganak. Pagkatapos ay nananati- 
li itong nakabukod, anupat magiliw na inaalagaan at 
pinoprotektahan ang mumunting mga usa hang- 
gang sa kaya na nilang pangalagaan ang kanilang 
sarili.---Job 39:1, Aw 29:9. 

Ginamit ang maamo at magandang babaing usa 
sa matitingkad na paglalarawan ng Bibliya. (Kaw 5: 
18, 19; Sol 2:7: 3:5, tingnan ang GASELA.) Binanggit 
ang bilis at katatagan ng paa ng hayop na ito, anu- 
pat natatakasan nito ang kaniyang mga kaaway. 
(2Sa 22:1, 34; Aw 18:32, 33, Hab 3:19) Posibleng ti- 
nutukoy ni Jacob ang husay at bilis sa pakikipagdig- 
ma nang makahula niyang ilarawan ang tribo ni 
Neptali bilang “isang balingkinitang babaing usa.” 
(Gen 49:21) Nang ang salmista ay mawalan ng kala- 
yaang makaparoon sa santuwaryo, inihambing niya 
ang kaniyang pananabik sa Diyos sa pananabik ng 
babaing usa para sa mga batis ng tubig. (Aw 42:1-4) 
Ipinakita ang kalubhaan ng mga tagtuyot sa Juda sa 
pamamagitan ng paglalarawan sa isang babaing usa 
na umiwan sa kaniyang bagong-silang na anak, na 
kabaligtaran ng bantog na pagkalinga nito sa kani- 
yang supling sa ilalim ng normal na mga kalaga- 
yan.--Jer 14:1,2, 5. 


USA, LALAKING [sa Heb., 'ai-yal: sa Ingles, 
stag]. Adultong usang lalaki. Ang red deer (Cervus 
elaphus), ang fallow deer (Dama mesopotamica), at 
ang roe deer (Capreolus capreolus) ay tatlong uri ng 
usa na dating katutubo sa Palestina. 

Yamang ito'y ngumunguya ng dating kinain at 
may hati ang kuko, ang lalaking usa, ayon sa Kau- 
tusan, ay maaaring kainin basta't ibubuhos sa lupa 
ang dugo nito, gaya ng ginagawa sa ibang mga ha- 
yop. (Deu 12:15, 16, 22, 23, 14:4-6, 15:22, 23) Ang 
laman ng lalaking usa ay kasama sa mga karneng 
inihahanda sa mesa ni Haring Solomon.--1IHa 4: 
22, 23. 

Makatalinghaga ang ibang mga pagtukoy ng Ka- 
sulatan sa lalaking usa. Inihalintulad ng Shulamita 
ang kaniyang mangingibig na pastol sa isang ba- 
tang lalaking usa at ipinahiwatig niya na matulin 
ang hayop na ito. (Sol 2:9, 17: 8:14) Ginamit ang ka- 
husayan ng lalaking usa sa pag-akyat sa matatarik 
na lugar upang ilarawan na lubusang gagaling ang 
mga taong pilay. (Isa 35:6, ihambing ang Heb 12: 
12, 13.) Nang mapaharap ang mga prinsipe ng Sion 
sa pagkubkob ng Babilonya, sila'y naging tulad ng 
mga lalaking usa na hinang-hina at hindi makatak- 
bo dahil sa kawalan ng pagkain.---Pan 1:6. 


USA, MALIIT NA [sa Heb., yachmur: sa 
Ingles, roebuck]. Lalaking roe deer, isang maliit na 
uri ng usa na kahawig ng gasela. Ang maliit na 
usa (Capreolus capreolus) ay may taas na mahigit 


1386 


sa 0.6 m (2 piye) hanggang sa balikat at may haba 
na mga 1.2 m (4 na piye). Mga lalaki lamang ang 
may mga sungay, at ang mga ito ay napapalitan 
taun-taon. Kapag tag-araw, ang balahibo ng maliit 
na usa ay mamula-mulang kayumanggi, at mala- 
mang na ito ang basehan ng Hebreong panga- 
lan nito na yachmur”, na ipinapalagay na hinalaw 
sa salitang-ugat na nangangahulugang “mamula.” 
Hindi gaanong mahilig makihalubilo sa iba ang ha- 
yop na ito. Makikitang nanginginaing magkakasa- 
ma ang maliliit na grupong binubuo ng tatlo o apat: 
ang barakong usa, ang babaing usa, at isa o dala- 
wang batang usa. lisa lamang ang kapareha ng ma- 
liit na usa sa buong buhay niya. 

Yamang ito'y ngumunguya ng dating kinain at 
may hati ang kuko, ang maliit na usa ay maaaring 
kainin ayon sa mga kundisyon ng Kautusang Mosai- 
ko. (Deu 14:5, 6) Ang laman nito'y isa sa mga karne 
na regular na inihahanda sa mesa ni Haring Solo- 
mon.— 1Ha 4:22, 23. 


USAPIN SA BATAS. Isang kaso na nilulu- 
tas sa isang hukuman, isang legal na pagdinig 
o paglilitis. Ang pangunahing pandiwang Hebreo na 
may kinalaman sa mga usapin sa batas ay riv, na- 
ngangahulugang “makipagtalo: makipaglaban, ipa- 
kipaglaban ang isang usapin sa batas.” (Gen 26:20, 
Deu 33:8, Kaw 25:8) Ang anyong pangngalan nito 
ay isinasalin bilang “usapin: pinagtatalunan, usapin 
sa batas.” (Exo 23:2, Deu 17:8, Aw 35:23: Isa 34:8) 
Kung minsan, ang salitang Hebreo na din (kahatu- 
lan) ay isinasalin bilang “usapin sa batas, pag- 
aangkin sa batas.” (Job 35:14, Aw 140:12, Kaw 
22:10) Sa mga lingkod ng Diyos, ang pangunahing 
layunin ng isang usapin sa batas ay ang matugu- 
nan ang mga kahilingan ng Diyos at, bilang panga- 
lawahin, ang malapatan ng katarungan ang tao 
o mga taong kasangkot, lakip ang pagbabayad- 
pinsala kung kinakailangan. Itinuturing ng Diyos na 
kasangkot siya maging sa personal na mga pagka- 
kasala sa pagitan ng mga tao, gaya ng mapapansin 
sa mga salita ni Moises sa mga Israelitang hukom sa 
Deuteronomio 1:16, 17. 

Isang usapin sa batas ang dininig sa hardin 
ng Eden, upang mapalitaw ang mga katotohanan 
sa kasong iyon at ang mga usaping nasasangkot, 
upang maihayag ang mga ito sa madla, at upang 
malapatan din ng sentensiya ang mga manlalabag. 
Tinawag ni Jehova sa harap niya sina Adan at Eva 
upang matanong niya sila. Bagaman alam niya ang 
lahat ng bagay, nagdaos siya ng pagdinig, nilinaw 
niya ang mga paratang, pinalitaw niya kung ano 
ang mga nangyari sa pamamagitan ng pagtata- 
nong, at binigyan niya sila ng pagkakataong magsa- 
lita upang maipagtanggol nila ang kanilang sarili. 


1387 


Napaamin niya ang mga manlalabag. Pagkatapos ay 
pinagpasiyahan ni Jehova ang kasong iyon at, tag- 
lay ang katarungan at ang di-sana-nararapat na ka- 
baitan, inilapat niya ang batas, anupat nagpakita 
siya ng awa sa di-pa-naisisilang na mga supling 
nina Adan at Eva sa pamamagitan ng pansamanta- 
lang pagpapaliban ng hatol na kamatayan sa mga 
manlalabag.---Gen 3:6-19. 

Dito, ang Diyos na Jehova na Kataas-taasang Hu- 
kom ay nagbigay ng parisan para sa lahat ng pang- 
hinaharap na hudisyal na paglilitis sa gitna ng kani- 
yang bayan. (Gen 3:1-24) Ang mga usapin sa batas 
na dinidinig ayon sa mga hudisyal na tuntunin ng 
Diyos ay upang hanapin at talakayin ang katotoha- 
nan ng mga pangyayari sa layuning makapaglapat 
ng katarungan--hangga't maaari, katarungan na 
tinimbangan ng awa. (Deu 16:20, Kaw 28:13, iham- 
bing ang Mat 5:7: San 2:13.) Ang buong proseso ay 
nilayon upang mapanatiling malinis ang bansang 
Israel at upang paglaanan ang indibiduwal na kapa- 
kanan ng mga miyembro nito gayundin ng mga na- 
ninirahang dayuhan at mga nakikipamayan sa git- 
na nila. (Lev 19:33, 34: Bil 15:15, 16; Deu 1:16, 17) 
Kalakip sa Kautusang ibinigay sa bansa ang pama- 
maraang dapat sundin sa mga kasong sibil at sa 
mga kaso rin ng maliliit na pagkakasala o krimen 
(pati na yaong mga pagkakasala laban sa Diyos at sa 
Estado), mga di-pagkakaunawaan, personal na mga 
awayan, at mga suliraning pang-indibiduwal, pam- 
pamilya, pantribo, at pambansa. 

Pamamaraan. Kung ang mga kaso ng pagtata- 
lo ay personal, hinihimok ang mga nagtatalo na 
huwag mag-away at makipag-ayos nang sila-sila 
lamang. (Kaw 17:14, 25:8, 9) Kung hindi sila magka- 
sundo, maaari silang umapela sa mga hukom. (Mat 
5:25) Ganiyan ang payo na ibinigay ni Jesus. (Mat 
18:15-17) Kahit noong bago ang panahong Mosaiko 
o noong nasa ilalim sila ng Kautusan, walang por- 
mal o masalimuot na pamamaraang sinusunod sa 
pagdinig ng mga usapin sa batas, bagaman unti- 
unting nakapasok ang ilang pormalismo nang mai- 
tatag na ang Sanedrin. Gayunpaman, dininig ang 
mga kaso sa paraang maayos at may layunin. Bukas 
ang mga hukuman sa mga babae, mga alipin, at sa 
naninirahang dayuhan, upang mailapat ang kataru- 
ngan sa lahat. (Job 31:13, 14; Bil 27:1-5: Lev 24:22) 
Kailangang presente ang akusado kapag inihaharap 
ang patotoo laban sa kaniya at maaari niyang ipag- 
tanggol ang kaniyang sarili. Sa patriyarkal o sa Isra- 
elitang hukuman man, walang tumatayo na katum- 
bas ng isang pampublikong tagausig, ni kailangan 
man ng abogado para sa nasasakdal. Walang bayad 
ang mga paglilitis sa hukuman. 

Dadalhin ng taong may kasong sibil o ng taong 
nagrereklamo sa isang kasong kriminal ang kani- 
yang usapin sa mga hukom. Tatawagin naman ang 


USAPIN SA BATAS 


kabilang partido, titipunin ang mga saksi, at kadala- 
sang isinasagawa ang pagdinig sa isang pampubli- 
kong lugar, kalimitan ay sa mga pintuang-daan ng 
lunsod. (Deu 21:19: Ru 4:1) Tatanungin ng mga hu- 
kom yaong mga may-usapin at susuriin ang katiba- 
yan at patotoo. Kaagad silang magbababa ng desis- 
yon maliban kung kulang ang katibayan, o kung 
napakahirap naman ang kaso, dadalhin ng mga 
hukom ang usapin sa mas mataas na hukuman. 
Ang mga sentensiya, gaya ng pagpalo at ng paru- 
sang kamatayan, ay karaka-rakang inilalapat. Wa- 
lang probisyon sa Kautusan para sa pagbibilanggo. 
Inilalagay lamang ang akusado sa kulungan kung 
ang kaso ay kailangan pang isangguni kay Jehova 
ukol sa pasiya.--Lev 24:12, tingnan ang HUKUMAN, 
KRIMEN AT KAPARUSAHAN. 

Laging may kaakibat na pananagutan ang pagka- 
kasala, wala itong mga eksepsiyon. Hindi maaaring 
palampasin ang pagkakasala. Kapag hinihiling ng 
Kautusan, kailangang ilapat ang kaparusahan o, sa 
ilang kaso, kailangang ibigay ang kabayaran. Pagka- 
tapos, upang ang nagkasala ay makipagpayapaan 
sa Diyos, kailangan siyang maghandog ng handog 
sa santuwaryo. Kahilingan ang mga hain para sa 
pagbabayad-sala ng anumang kaso ng pagkakasala. 
(Lev 5:1-19) Kahit di-sinasadya ang kasalanan, nag- 
dudulot pa rin ito ng pagkakasala, at kailangang gu- 
mawa ng mga paghahandog para sa pagbabayad- 
sala. (Lev 4:1-35) Sa ilang pagkakasala, kabilang na 
ang panlilinlang, pandaraya, at pangingikil, kapag 
ang tao ay kusang nagsisi at nagtapat, kailangan 
siyang magbayad at maghandog din ng handog 
ukol sa pagkakasala.---Lev 6:1-7. 

Katibayan. Kung ang isang tao ay nakasaksi 
ng mga gawang apostasya, sedisyon, pagpaslang, 
na nagparumi sa lupa, o ng iba pang malulub- 
hang krimen, obligado siyang ipagbigay-alam iyon 
at magpatotoo tungkol sa kaniyang nalalaman, kung 
hindi ay mapapasailalim siya sa sumpa ng Diyos na 
ihahayag sa madla. (Lev 5:1, Deu 13:8, ihambing 
ang Kaw 29:24: Es 6:2.) Gayunman, hindi sapat ang 
iisang saksi upang maitatag iyon. Kailangan ang da- 
lawang saksi o higit pa. (Bil 35:30, Deu 17:6, 19:15, 
ihambing ang Ju 8:17, 18; 1Ti 5:19, Heb 10:28.) Inu- 
utusan ng Kautusan ang mga saksi na magsalita ng 
katotohanan (Exo 20:16, 23:7), at sa ilang kaso ay pi- 
nanunumpa sila. (Mat 26:63) Ito ay lalo nang gina- 
gawa kapag ang tanging saksi sa bagay na iyon ay 
yaong pinaghihinalaan. (Exo 22:10, 11) Yamang ya- 
ong mga kasangkot sa isang usapin sa batas na nasa 
harap ng mga hukom o nasa santuwaryo ukol sa 
paghatol ng isang kaso ay itinuturing na nakatayo 
sa harap ni Jehova, dapat kilalanin ng mga saksi na 
magsusulit sila sa Diyos. (Exo 22:8; Deu 1:17; 19:17) 
Ang isang saksi ay hindi dapat tumanggap ng su- 
hol, pumayag na mahikayat ng sinumang balakyot 


USAPIN SA BATAS 


upang magsalita nang may kabulaanan, o magpa- 
kana ng karahasan. (Exo 23:1, 8) Hindi niya dapat 
pahintulutang makaimpluwensiya sa kaniyang pa- 
totoo ang panggigipit ng isang pulutong o ang ya- 
man o karalitaan niyaong mga kasangkot sa kaso. 
(Exo 23:2, 3) Kahit ang pinakamalapit na ugnayang 
pampamilya ay hindi dapat pumigil sa isa na mag- 
patotoo laban sa isang balakyot na manlalabag ng 
kautusan, gaya ng isang apostata o isang mapaghi- 
magsik.--Deu 13:6-11; 21:18-21, Zac 13:3. 

Ang isa na napatunayang bulaang saksi ay ta- 
tanggap ng kaparusahan na dapat sanang tanggapin 
ng taong akusado kung nasumpungan itong nagka- 
sala. (Deu 19:17-21) Ang mga saksi sa lahat ng mga 
kasong nahatulan ng kamatayan ang kailangang 
maghagis ng unang bato kapag papatayin na ang 
hinatulan. Sa gayon, ang mga saksi ay inuutusan ng 
kautusan na ipakita ang kanilang sigasig sa tunay at 
malinis na pagsamba at sa pag-aalis ng kasamaan 
sa Israel. Hahadlangan din nito ang pagbibigay ng 
bulaang patotoo. Magiging napakamanhid ng isang 
tao na gagawa ng bulaang akusasyon yamang alam 
niya na siya ang kailangang unang kumilos upang 
patayin ang akusado.---Deu 17:7. 

Katibayang materyal at sirkumstansiyal. Sa- 
kaling ipinagkatiwala ang mga alagang hayop sa 
pag-iingat ng iba, ang nilapang katawan ng isang 
hayop na pinatay ng mabangis na hayop ay ma- 
aaring dalhin ng pinagkatiwalaan bilang katiba- 
yan, at sa gayon ay hindi siya papanagutin dito. 
(Exo 22:10-13) Kung ang isang babaing may asawa 
ay akusahan ng kaniyang asawang lalaki ng may- 
kabulaanang pag-aangking birhen noong ikasal sila, 
maaaring dalhin ng ama ng babae ang sapin mula 
sa higaang pangmag-asawa bilang katibayan ng 
kaniyang pagkadalaga at iharap ito sa mga hu- 
kom upang mapawalang-sala siya sa paratang. (Deu 
22:13-21) Kahit sa ilalim ng kautusan ng mga pat- 
riyarka, sa ilang kaso ay tinatanggap ang katiba- 
yang materyal. (Gen 38:24-26) Isinasaalang-alang 
ang mga sirkumstansiya bilang katibayan. Kung 
ang isang babaing ipinakipagtipan ay dinahas sa 
lunsod, ang hindi niya pagsigaw ay ituturing na ka- 
tibayan ng kusang-loob na pagpayag at pagkakasa- 
la.--Deu 22:23-27. 

Lihim na pangangalunya. Kapag walang pag- 
tatapat o saksing nakakita, maaaring dalhin ng 
isang lalaki sa harap ng saserdote ang kaniyang asa- 
wa na pinaghihinalaan niya ng lihim na panganga- 
lunya, at doon ang babae ay hahatulan ni Jehova, na 
nakakita at nakaaalam ng lahat ng nangyari. Hindi 
ito isang pagsubok sa pamamagitan ng pagpapahi- 
rap. Walang anumang bahagi sa mismong proseso 
ang makapipinsala sa babae o makapaghahayag ng 
kaniyang kawalang-sala o pagiging may-sala, ngu- 


1388 


nit si Jehova ang hahatol sa babae at magpapahayag 
ng kaniyang desisyon. Kung ang babae ay walang- 
sala, hindi siya mapipinsala at dapat pangyarihin ng 
kaniyang asawang lalaki na siya'y magdalang-tao. 
Kung siya ay may-sala, maaapektuhan ang kani- 
yang mga sangkap sa pag-aanak anupat hindi siya 
makapagdadalang-tao. Kung nagkaroon sana ng ka- 
hilingang dalawang saksi, hindi na dadalhin pa ang 
kaso kay Jehova sa ganitong paraan, kundi hahatu- 
lan siya ng mga hukom bilang may-sala at babatu- 
hin siya hanggang sa mamatay.--Bil 5:11-31. 

Mga dokumento. [ba't ibang uri ng mga re- 
kord, o mga dokumento, ang ginagamit noon. Kai- 
langang bigyan ng asawang lalaki ng kasulatan ng 
diborsiyo ang kaniyang asawa kung paaalisin niya 
ito. (Deu 24:1, Jer 3:8, ihambing ang Isa 50:1.) May 
mga rekord ng talaangkanan, gaya ng makikita na- 
tin partikular na sa Unang Cronica. Binabanggit ang 
mga kasulatan na pinakarehistro ng bentahan ng 
ari-ariang lupa. (Jer 32:9-11) Maraming liham ang 
naisulat, anupat ang ilan ay maaaring iningatan at 
ginamit sa mga usapin sa batas.--2Sa 11:14, 1Ha 
21:8-14: 2Ha 10:1, Ne 2:7. 

Paglilitis kay Jesus. Ang pinakamatinding 
paglapastangan sa katarungan kailanman ay ang 
paglilitis at pagsentensiya kay Jesu-Kristo. Bago pa 
siya litisin, nagsanggunian ang mga punong saser- 
dote at matatandang lalaki ng bayan upang patayin 
si Jesus. Kaya may pagtatangi na ang mga hukom 
at napagpasiyahan na nila ang hatol bago pa man 
maganap ang paglilitis. (Mat 26:3, 4) Sinuhulan nila 
si Hudas upang ipagkanulo niya si Jesus sa kanila. 
(Luc 22:2-6) Dahil mali ang kanilang mga pagkilos, 
hindi nila siya inaresto sa templo nang araw, kundi, 
hinintay nilang makakilos sila sa kadiliman ng gabi 
at pagkatapos ay nagsugo sila ng isang pulutong 
na nasasandatahan ng mga pamalo at mga tabak 
upang arestuhin siya sa isang kubling dako sa labas 
ng lunsod.---Luc 22:52, 53. 

Pagkatapos ay dinala muna si Jesus sa bahay ni 
Anas, ang dating mataas na saserdote, na mayroon 
pa ring malaking awtoridad, yamang ang manu- 
gang nito na si Caifas ang mataas na saserdote no- 
ong panahong iyon. (Ju 18:13) Doon, si Jesus ay 
pinagtatanong at sinampal sa mukha. (Ju 18:22) Su- 
munod ay nakagapos siyang dinala kay Caifas na 
mataas na saserdote. Naghanap ng mga bulaang 
saksi ang mga punong saserdote at ang buong Sa- 
nedrin. Maraming saksi ang humarap ngunit hindi 
magkakasuwato ang kanilang patotoo, maliban sa 
dalawa na pumilipit sa mga salita ni Jesus na naka- 
tala sa Juan 2:19. (Mat 26:59-61: Mar 14:56-59) Sa 
katapus-tapusan ay pinanumpa si Jesus ng mataas 
na saserdote at tinanong kung siya ang Kristo na 
Anak ng Diyos. Nang positibong tumugon si Jesus 


1389 


at tukuyin niya ang hula sa Daniel 7:13, hinapak ng 
mataas na saserdote ang kaniyang mga kasuutan at 
nanawagan sa hukuman na hatulan si Jesus ng pag- 
kakasalang pamumusong. Iginawad ang hatol na 
ito, at sinentensiyahan siya ng kamatayan. Pagkata- 
pos nito ay dinuraan nila siya sa mukha at sinuntok 
siya, anupat tinuya siya, na labag sa Kautusan. 
--Mat 26:57-68, Luc 22:66-71: ihambing ang Deu 
25:1, 2 sa Ju 7:51 at sa Gaw 23:3. 

Pagkatapos ng ilegal na paglilitis na ito sa gabi, 
nagtipon ang Sanedrin maaga sa kinaumagahan 
upang pagtibayin ang kanilang hatol at upang mag- 
sanggunian. (Mar 15:1) Pagkatapos na muling iga- 
pos, dinala si Jesus sa palasyo ng gobernador, kay 
Pilato, yamang sinabi nila: “Hindi kaayon ng kautu- 
san na pumatay kami ng sinuman.” (Ju 18:31) Dito 
ay pinaratangan si Jesus ng pagbabawal na magba- 
yad ng mga buwis kay Cesar at ng pagsasabi na siya 
mismo ang Kristo na isang hari. Ang pamumusong 
laban sa Diyos ng mga Judio ay hindi gaanong ma- 
lubhang paratang sa paningin ng mga Romano, 
ngunit ang sedisyon ay isang malubhang paratang. 
Matapos siyang mabigo na pagsalitain si Jesus ng 
patotoo laban sa sarili nito, sinabi ni Pilato sa mga 
Judio na wala siyang nasumpungang krimen dito. 
Gayunman, nang matuklasan niyang taga-Galilea si 
Jesus, nalugod si Pilato na ipadala ito kay Herodes 
na siyang nakasasakop sa Galilea. Pinagtatanong ni 
Herodes si Jesus, anupat umaasang makakita ng 
isang tanda na isasagawa nito, ngunit tumanggi si 
Jesus. Pagkatapos ay nilait ni Herodes si Jesus, anu- 
pat ginawa siyang katatawanan, at ipinabalik siya 
kay Pilato.--Luc 23:1-11. 

Sinikap naman ni Pilato na palayain si Jesus ka- 
suwato ng isang kaugalian noong panahong iyon, 
ngunit tumanggi ang mga Judio, sa halip ay hiningi 
nilang palayain ang isang sedisyonista at mama- 
maslang. (Ju 18:38-40) Kaya naman ipinahagupit ni 
Pilato si Jesus, at muli na naman siyang pinagmalu- 
pitan ng mga kawal. Pagkatapos nito, inilabas ni Pi- 
lato si Jesus at sinikap niyang palayain ito, ngunit 
ipinagpilitan ng mga Judio: “Ibayubay siya! Ibayu- 
bay siya!" Sa wakas ay inilabas niya ang utos na iba- 
yubay si Jesus.--Mat 27:15-26: Luc 23:13-25: Ju 
19:1-16. 


Anong mga kautusan ng Diyos ang 
nilabag ng mga saserdoteng Judio 
sa paraan ng paglilitis nila 
kay Jesu-Kristo? 


Ang ilan sa mga kautusan ng Diyos na lantarang 
nilabag ng mga Judio sa paglilitis nila kay Kristo ay 
ang sumusunod: panunuhol (Deu 16:19; 27:25): pag- 
sasabuwatan at ang pagbaluktot sa katarungan (Exo 


USOK 


23:1, 2, 6, 7: Lev 19:15, 35); pagpapatotoo nang 
may kabulaanan, kasabuwat ang mga hukom (Exo 
20:16): pagpapalaya sa isang mamamaslang (si Ba- 
rabas), sa gayon ay nagdala ng pagkakasala sa dugo 
sa kanilang sarili at sa lupain (Bil 35:31-34, Deu 
19:11-13): pang-uumog, o “pagsunod sa karamihan 
sa paggawa ng masama” (Exo 23:2, 3); nang ipagsi- 
gawan nila na ibayubay si Jesus, nilabag nila ang 
kautusan na nagbabawal sa pagsunod sa mga batas 
ng ibang mga bansa at na nagbabawal din ng pag- 
papahirap ngunit may probisyon na ang isang kri- 
minal ay dapat batuhin o patayin bago ibitin sa 
isang tulos (Lev 18:3-5, Deu 21:22): tinanggap nila 
bilang hari ang isa na hindi mula sa sarili nilang 
bansa, kundi isang pagano (si Cesar), at tinanggihan 
nila ang Hari na pinili ng Diyos (Deu 17:14, 15), at 
kahuli-hulihan, nagkasala sila ng pagpaslang (Exo 
20:13). 


USOK. Ang nakikitang kombinasyon ng mga 
partikula ng karbon at mga gas mula sa nasusunog 
na organikong materyal na lumilikha ng pinung- 
pino at maitim na alikabok: gayundin, singaw o ulap 
na kahawig ng usok. Bukod sa pagbanggit sa literal 
na usok (sa Heb., @:shan? sa Gr., ka'pnos') sa iba't 
ibang pagkakataon, maraming makasagisag na ga- 
mit ang salitang ito, at maging ang paglitaw mismo 
ng usok ay may makasagisag na kahulugan. 

Ang Presensiya ni Jehova, at ang Kaniyang 
Galit. May mga pagkakataong isiniwalat ni Jeho- 
va ang kaniyang presensiya sa pamamagitan ng 
isang ulap ng “usok,” anupat kung minsa'y may ka- 
samang apoy. (Exo 19:18, 20:18, Isa 4:5) Sa ganitong 
paraan niya sinagisagan ang kaniyang presensiya sa 
mga templong nakita sa mga pangitain ni Isaias na 
propeta at ni Juan na apostol.---Isa 6:1-6, Apo 15:8, 
tingnan ang ULAP. 

Nauugnay rin ang usok sa nag-aapoy na galit ni 
Jehova. (Deu 29:20) Sa kabilang dako naman, yaong 
mga nasa Israel na humiwalay tungo sa pagsamba 
sa huwad na mga diyos ay tinawag na “usok” sa mga 
butas ng ilong ng Diyos, anupat nagpapahiwatig 
na pinukaw nila ang kaniyang matinding galit.---Isa 
65:5. 

Isang Babala o Palatandaan. Noon, ginaga- 
mit ang mga hudyat na usok sa pakikipagdigma 
upang maghatid ng mga mensahe sa pagitan ng 
mga lunsod o ng mga pangkat ng isang hukbo. (Huk 
20:38-40) Katibayan din ito na may isang bagay na 
winawasak sa pamamagitan ng apoy, gaya halimba- 
wa ng usok na pumapailanlang mula sa isang mala- 
yong lunsod. (Gen 19:28, Jos 8:20, 21) O bilang me- 
tapora ay maaari itong tumukoy sa isang hukbo na 
humahayo upang magsagawa ng pagpuksa, anupat 
kadalasa'y kasama rito ang pagsunog sa mga lunsod 
na kanilang nalupig.--Isa 14:31. 


UTAI 


Dahil dito, nang maglaon, ang pumapailanlang na 
haligi o ulap ng usok ay ginamit bilang isang pahi- 
watig ng babala, isang palatandaan ng darating na 
kaabahan o ng pagkapuksa. (Apo 9:2-4: ihambing 
ang Joe 2:30, 31, Gaw 2:19, 20, Apo 9:17, 18.) Hing- 
gil sa mga balakyot, ganito ang sabi ng salmista: “Sa 
usok ay sasapit sila sa kanilang kawakasan.” (Aw 
37:20) Ang usok ay sumasagisag din sa katibayan 
ng pagkapuksa. (Apo 18:9, 18) Kaya naman, maliwa- 
nag na ang usok na patuloy na pumapailanlang 
“hanggang sa panahong walang takda” ay pananali- 
tang tumutukoy sa ganap na pagkalipol, gaya sa 
hula ni Isaias laban sa Edom: “hanggang sa pana- 
hong walang takda ay patuloy na paililanlang ang 
usok nito.” (Isa 34:5, 10) Napawi ang Edom bilang 
isang bansa at nananatili itong tiwangwang hang- 
gang sa araw na ito, at ang katibayan ng pangyaya- 
ring ito ay nakatala sa ulat ng Bibliya at sa mga 
rekord ng sekular na kasaysayan. Sa katulad na pa- 
raan, ang walang-hanggang pagkapuksa ng Babi- 
lonyang Dakila ay inihula sa Apocalipsis 18:8, at 
isang katulad na kahatulan naman ang itinala laban 
sa mga sumasamba sa “mabangis na hayop” at sa 
larawan nito, sa Apocalipsis 14:9-11. 

Iba Pang Makatalinghagang Paggamit. Ang 
usok ay karaniwan nang mabilis kumalat at magla- 
ho, kaya naman kung minsan ay makasagisag itong 
tumutukoy sa mga bagay na pansamantala. Ginaga- 
mit ito may kinalaman sa: mga kaaway ng Diyos 
(Aw 68:2), mga mananamba sa idolo (Os 13:3), at sa 
pinaikling buhay ng isang napipighati (Aw 102:3). 

“Kung paano ang suka sa mga ngipin at kung pa- 
ano ang usok sa mga mata, gayon ang taong tamad 
sa mga nagsusugo sa kaniya,” ang sabi ng kawikaan. 
Kung paanong ang usok ay masakit at mahapdi sa 
mga mata, gayundin naman ang isa na umuupa ng 
isang taong tamad ay gumagawa niyaon sa ikapipin- 
sala ng kaniyang sariling mga layunin.---Kaw 10:26. 

Ang salmista, na naghihintay ng kaaliwan mula 
kay Jehova, ay nagsabi: “Ako ay naging tulad ng si- 
sidlang balat sa usok.” (Aw 119:83) Ang mga sisid- 
lang balat, gaya niyaong mga ginagamit sa Gitnang 
Silangan, na isinasabit sa dingding kapag hindi gina- 
gamit, ay natutuyot at nangunguluntoy dahil sa usok 
sa loob ng bahay. Ganoon ang naging kalagayan ng 
salmista sa kamay niyaong mga umuusig sa kaniya. 

Noong inilalarawan ni Jehova kay Job ang kani- 
yang mga nilalang, itinawag-pansin niya ang Levia- 
tan sa pagsasabing: “Mula sa mga butas ng kaniyang 
ilong ay may lumalabas na usok, tulad ng hurno na 
pinagniningas sa pamamagitan ng mga halamang 
hungko.” (Job 41:20) Naniniwala ang maraming is- 
kolar ng Bibliya na ang tinutukoy rito ng Diyos ay 
ang buwaya na naghihinga ng isang makapal at ma- 
init na singaw na may dumadagundong na ingay 
kapag umaahon ito sa tubig. 


1390 


Haing Usok. Isa pang salitang Hebreo, qatar’, 
ang tumutukoy naman sa paggawa ng haing usok, 
maaaring usok ng insenso o ng iba pang hain sa iba- 
baw ng altar. (1Cr 6:49, Jer 44:15) Ang gayong ha- 
ing usok ay itinuturing na isang kalugud-lugod na 
amoy na pumapailanlang sa Isa na pinaghahandu- 
gan nito.---Gen 8:20, 21: Lev 26:31, Efe 5:2. 


UTAI. 

1. Isang tumatahan sa Jerusalem na nabuhay 
pagkaraan ng pagkatapon, inapo ni Juda sa pama- 
magitan ni Perez.--1Cr 9:3, 4. 

2. Ulo ng isang sambahayan sa panig ng ama na 
kabilang sa mga anak ni Bigvai na pumaroong kasa- 
ma ni Ezra sa Jerusalem noong 468 B.C.E.--Ezr 
8:1, 14. 


UTAK SA BUTO [sa Ingles, marrow]. Isang 
malambot at matabang vascular na himaymay na 
nasa loob ng karamihan sa mga buto. May dalawang 
uri ng utak sa buto, ang dilaw at ang pula. Sa mga 
adulto, ang mahahaba at mabibilog na mga buto ay 
puno ng utak na dilaw, o di-aktibo, na pangunahin 
nang binubuo ng taba, at ang palapad na mga buto 
naman ng bungo, mga tadyang, ng sternum, at ng 
balakang ay may utak na pula, o aktibo. Ang pulang 
utak sa buto ay gumaganap ng mahalagang papel sa 
paggawa ng dugo. Dito nanggagaling ang mga pu- 
lang korpuskulo ng dugo na nagdadala ng oksiheno, 
ang mahahalagang sangkap na nagpapangyaring 
mamuo ang dugo na tinatawag na mga platelet, at 
isang malaking porsiyento ng mga puting korpusku- 
lo, na pangunahin nang nagsisilbing mga panlaban 
sa impeksiyon. Bilang isang sangkap na gumagawa 
ng dugo, may tuwirang epekto sa kalusugan at lakas 
ng isang indibiduwal ang utak sa buto. Kaya naman 
angkop na inilalarawan ni Job (21:24) ang isang ma- 
lusog na tao bilang isa na ang utak sa buto ay “na- 
nanatiling sariwa.” 

Lumilitaw na kinakain ng mga Israelita ang utak 
sa buto ng hayop. (Ihambing ang Mik 3:2, 3.) Napa- 
kasustansiya nito, palibhasa'y mayaman ito sa pro- 
tina, taba, at iron. Dahil dito, angkop lamang na sa 
piging ni Jehova para sa lahat ng mga bayan ay may 
makasagisag na “mga putaheng malangis na puno 
ng utak sa buto.”--Isa 25:6. 

Sa Hebreo 4:12, “ang salita ng Diyos” ay iniha- 
hambing sa isang sandata na mas matalas kaysa sa 
anumang tabak na may dalawang talim at nakatata- 
gos sa mga kaisipan at mga motibo ng isang indibi- 
duwal, anupat tumatagos, wika nga, hanggang sa 
utak sa buto, ang kaloob-loobang bahagi ng mga 
buto. 


UTANG, MAY UTANG. Ang utang ay tu- 
mutukoy sa isang bagay na hiniram, isang bagay na 


1391 


dapat bayaran o ibalik. Sa sinaunang Israel, ang pa- 
ngunahing dahilan kung bakit nagkakautang ang 
isang tao ay ang pagbagsak ng kabuhayan. Para sa 
isang Israelita, isang di-kaayaayang bagay ang pag- 
kakaroon ng utang, sa diwa, ang nanghihiram ay 
nagiging lingkod ng nagpapahiram. (Kaw 22:7) Da- 
hil dito, inutusan ang bayan ng Diyos na maging bu- 
kas-palad at huwag maging sakim kapag nagpa- 
pahiram sa mga kapuwa Israelita na nagdarahop, 
anupat hindi naghahangad na makinabang sa kani- 
lang kagipitan sa pamamagitan ng pagsingil sa ka- 
nila ng interes. (Exo 22:25, Deu 15:7, 8, Aw 37:26, 
112:5) Ngunit ang mga banyaga ay maaaring pag- 
bayarin ng patubo, o interes. (Deu 23:20) Ayon sa 
mga Judiong komentarista, ang probisyong ito ay 
para sa mga pautang sa negosyo, hindi para sa mga 
kaso ng pagdarahop. Karaniwan na, pansamantala 
lamang ang pananatili sa Israel ng mga banyaga, 
kadalasa'y bilang mga mangangalakal, at makatu- 
wirang asahan na magbabayad sila ng patubo, lalo 
na't nagpapahiram din sila sa iba nang may patubo. 

Kung minsan, may ikatlong partido na umaako ng 
responsibilidad, o nananagot, para sa isang may 
utang. Paulit-ulit na nagbababala laban sa kaugali- 
ang ito ang aklat ng Mga Kawikaan (6:1-3, 11:15, 
17:18, 22:26), yamang ang taong nanagot ang dara- 
nas ng kalugihan sakaling hindi makabayad ang 
may utang. 

Inilalahad sa Roma 13:8 ang pangmalas ng 
unang-siglong mga Kristiyano hinggil sa mga 
utang: “Huwag kayong magkautang sa kaninuman 
ng anumang bagay, maliban sa ibigin ang isa't isa.” 

Ipinagsanggalang ng Kautusan ang mga 
Nagpapautang at ang mga May Utang. Sa ilalim 
ng Kautusang Mosaiko, kahit ang magnanakaw ay 
kailangang magbayad ng kaniyang pagkakautang 
na resulta ng paggawa niya ng masama. Kung hin- 
di niya kayang magbayad, ipagbibili siya sa pagkaa- 
lipin. (Exo 22:1, 3) Sa gayon ay nakatitiyak ang bik- 
tima na mababayaran ang nawala sa kaniya. 

Kinilala ng tapat na mga Israelita na ang pagba- 
bayad ng kanilang mga utang ay isang kahilingan 
ng Diyos. (Aw 37:21) Kaya naman nakasisiguro ang 
nagpautang na mababayaran siya. Kung ang isang 
Israelita ay walang materyal na mga pag-aari, maa- 
ari niyang ipagbili sa pagkaalipin ang kaniyang sari- 
li o ang kaniyang mga anak upang mabayaran ang 
mga utang niya.--Exo 21:7, Lev 25:39, ihambing 
ang 2Ha 4:1-7. 

Sa kabilang dako, ipinagsanggalang din ng Kautu- 
san ang may utang. Hindi maaaring pasukin ng 
nagpautang ang bahay ng may utang sa kaniya 
upang agawin ang isang panagot kundi kailangan 
siyang maghintay sa labas hanggang sa dalhin iyon 
sa kaniya ng may utang. (Deu 24:10, 11) Ang kasu- 


UTANG, MAY UTANG 


utan ng babaing balo ni ang mahahalagang bagay, 
gaya ng gilingang pangkamay o pang-ibabaw na 
batong panggiling nito, ay hindi maaaring agawin 
bilang panagot. (Deu 24:6, 17) Yamang karaniwan sa 
mga dukha na magkaroon ng isa lamang panlabas 
na kasuutan (balabal), na ipinantutulog din nila, ang 
kasuutang ito, kung kukunin bilang panagot, ay ka- 
ilangang ibalik ng nagpautang sa paglubog ng araw. 
--Exo 22:26, 27: Deu 24:12, 13. 

Ayon sa Deuteronomio 15:1-3, lumilitaw na ka- 
pag taon ng Sabbath (tuwing ikapitong taon), hin- 
di maaaring pilitin ng nagpautang ang kaniyang 
kapuwa Israelita na magbayad ng utang nito. Di- 
gaya ng Israelitang nangingilin ng Sabbath, na ha- 
los walang kinikita mula sa kaniyang lupain, patuloy 
namang kumikita ang banyaga mula sa kaniyang 
gawaing di-agrikultural. Dahil dito, maaari siyang 
piliting magbayad ng utang kapag taon ng Sabbath. 
Kapag malapit na ang taon ng Sabbath, ang ilang Is- 
raelita, palibhasa'y alam nilang hindi nila mapipilit 
na magbayad ang may utang, ay baka tumangging 
magpahiram sa kanilang nagdarahop na mga kapa- 
tid. Ngunit hinatulan ng Kautusan ang gayong ka- 
imbutan.--Deu 15:9. 

Sa taon ng Jubileo (tuwing ika-50 taon), ang mga 
aliping Hebreo ay pinalalaya, ang lahat ng mina- 
nang pag-aari, maliban sa mga bahay na nasa loob 
ng napapaderang mga lunsod na hindi dating pag- 
aari ng mga Levita, ay ibinabalik sa orihinal na mga 
may-ari nito. Ang kaayusang ito ay makatutulong 
upang hindi mabaon sa pagkakautang at karalitaan 
ang mga pamilyang Israelita. Ginamit man ng isang 
tao sa maling paraan ang kaniyang mga pag-aari, 
hindi niya permanenteng maiwawala ang kaniyang 
mana para sa kaniyang pamilya.--Lev 25: 10-41. 

Kung mahigpit na susundin ng Israel ang kautu- 
san ng Diyos, magkakaroon sila ng isang matatag na 
ekonomiya anupat ang bansa at ang mga mamama- 
yan nito ay mananatiling malaya sa malalaking pag- 
kakautang. Binigyang-katiyakan ang mga Israelita: 
“Sapagkat pagpapalain ka nga ni Jehova na iyong 
Diyos gaya ng ipinangako niya sa iyo, at tiyak na 
magpapahiram ka nang may panagot sa maraming 
bansa, ngunit ikaw ay hindi manghihiram. ”---Deu 
15:6. 

Mapang-abusong mga Pakikitungo. Nang lu- 
mihis ang Israel mula sa dalisay na pagsamba, kabi- 
lang sa mga nagdusa ang mga nagdarahop na may 
utang. Noong panahong nagtatago si David, ang 
pagsama sa kaniya ng mga taong may utang ay 
nagpapahiwatig na ginigipit sila ng mga nagpau- 
tang sa kanila. (1Sa 22:2) Waring naging pangkara- 
niwan noon ang pagpapahiram nang may patubo sa 
mga kapuwa Israelita. (Isa 24:2) Sa pamamagitan ng 
kaniyang propetang si Amos, hinatulan ni Jehova 
ang Israel dahil ipinagbibili nila ang “dukha kapalit 


UWAK 


ng halaga ng isang pares ng sandalyas.” (Am 2:6) At 
sa pamamagitan ni Ezekiel, tinuligsa Niya ang mga 
Israelita dahil naniningil sila ng interes at nakikina- 
bang sila sa kanilang mga kasamahan sa pamama- 
gitan ng pandaraya.---Eze 22:12. 

Pagkabalik ng mga Judio mula sa pagkatapon sa 
Babilonya, isang napakasamang kalagayan ang bu- 
mangon sa gitna nila dahil hindi nila sinunod ang 
kautusan ng Diyos na magpautang nang walang pa- 
tubo sa mga kapuwa Israelita na nagdarahop. Noong 
panahon ni Nehemias, maraming Judio ang napili- 
tang magbigay ng kanilang mga bahay, mga bukid, 
at maging ng kanilang mga anak na lalaki at mga 
anak na babae bilang panagot. Gayunman, pagkata- 
pos na magpayo si Nehemias upang maituwid ang 
mga bagay-bagay, sumang-ayon ang mga nagpau- 
tang na isauli ang mga bagay na kinuha nila bilang 
interes at magpahiram nang walang patubo.--Ne 
5:1-13. 

Mga Ilustrasyon ni Jesus. Noong unang sig- 
lo C.E., pamilyar na pamilyar ang mga Judio sa ug- 
nayan ng mga tagapagpautang at ng mga may 
utang, at kung minsan ay dito hinahalaw ni Jesus 
ang kaniyang mga ilustrasyon. Idiniin niya ang pa- 
ngangailangang maging mapagpatawad sa pama- 
magitan ng pagsasalaysay tungkol sa isang balakyot 
na alipin na matapos palayain sa utang na 60,000,- 
000 denario (mga “40,000,000, U.S.) ay nagpata- 
pon ng isang kapuwa alipin sa bilangguan dahil sa 
utang nito na 100 denario lamang (mga S70, U.S.). 
(Mat 18:23-33) Sa pamamagitan naman ng ilustras- 
yon tungkol sa dalawang taong may utang, anu- 
pat ang isa ay pinatawad sa utang na 500 denario 
(mga S350, U.S.) at ang isa pa ay sa utang na 
50 denario (mga S35, U.S.), idiniin niya ang simula- 
in na: “Siya na pinatatawad nang kaunti ay umii- 
big nang kaunti.” (Luc 7:41-47) At upang ilarawan 
na dapat gamitin nang may katalinuhan ang “di- 
matuwid” (materyal) na kayamanan sa pakikipag- 
kaibigan sa Diyos, inilahad niya ang tungkol sa 
di-matuwid na katiwala na nang aalisin na ito sa ka- 
tungkulan ay may-katalinuhang gumamit ng aw- 
toridad nito upang makipagkaibigan sa mga may 
utang sa kaniyang panginoon sa pamamagitan ng 
pagbawas sa halaga ng kanilang mga utang.---Luc 
16:1-9. 

Iba Pang Uri ng mga Pagkakautang. Sa Ka- 
sulatan, ang mga salitang “pagkakautang [o, utang]” 
at “may utang” ay ginagamit din may kaugnayan sa 
mga obligasyon na hindi resulta ng panghihiram. 
Halimbawa, itinuturing na “pagkakautang” sa isang 
manggagawa ang kabayarang nauukol sa kaniya. 
(Ro 4:4) Ang mga makasalanan ay “may utang” sa 
mga pinagkasalahan nila kung kaya dapat silang hu- 
mingi ng kapatawaran mula sa mga ito. Patatawarin 
ng Diyos ang “mga pagkakautang” ng isang tao kung 


1392 


siya mismo ay nagpapatawad sa “mga may utang” 
sa kaniya. (Mat 6:12, 14, 15: Luc 13:4) Dahil sa obli- 
gasyon niyang ipangaral “ang mabuting balita,” ti- 
nukoy ng apostol na si Pablo ang kaniyang sarili bi- 
lang “may utang” sa lahat ng tao. (Ro 1:14, 15) Sa 
diwa, ang mga mananampalatayang Gentil ay “may 
utang” sa mga Judiong Kristiyano sa Jerusalem da- 
hil nakinabang sila sa mga iyon sa espirituwal na pa- 
raan. Kaya naman wasto lamang na tulungan nila sa 
materyal na paraan ang kanilang mga dukhang ka- 
patid na Judio.--Ro 15:26, 27. 


UWAK [sa Heb., orev: sa Gr., korax, sa Ingles, 
raven]. Ang unang ibon na espesipikong binanggit 
sa Bibliya. (Gen 8:7) Ang uwak, na pinakamalaki sa 
mga ibong tulad-crow, ay may haba na mga 0.6 m 
(2 piye) at ang sukat ng nakabukang mga pakpak 
nito mula sa dulo't dulo ay umaabot nang mahigit 
sa 1m (3 piye). Kapansin-pansin ang makikintab na 
balahibo nito dahil sa kulay nito na napakaitim (Sol 
5:11) na may kisap na abuhing-asul at purpura, at 
kung minsa'y bahagyang kulay berde ang bandang 
tiyan. Sari-sari ang kinakain nito, mula sa mga nu- 
wes, berry, at binutil hanggang sa mga rodent, rep- 
tilya, isda, at inakay na ibon. Bagaman sumasalakay 
ito sa mga inakay at sa mahihinang maliliit na ha- 
yop, mga bangkay ang pangunahin nitong kinakain. 
Kapag kumakain ito ng bangkay, ugali nitong kainin 
muna ang mga mata at ang iba pang malalambot na 
bahagi bago nito wakwakin ang tiyan sa pamamagi- 
tan ng kaniyang matibay na tuka. (Kaw 30:17) Ma- 
tibay ito sa paglipad, anupat matatag at tuluy-tuloy 
nitong ikinakampay ang mga pakpak nito, o kaya 
nama'y walang kahirap-hirap itong pumapaimbulog 
at nagpapaikut-ikot sa ere samantalang naghahanap 
ng makakain. Nakararating ito sa pagkalayu-layong 
mga lugar dahil sa patuluyan nitong paghahanap ng 
pagkain. 

Para sa mga naturalista, ang tusong uwak ang isa 
sa pinakamadaling makibagay at pinakamapamara- 
an sa lahat ng ibon. Dahil dito at dahil na rin sa ka- 
niyang tibay sa paglipad at kakayahang mabuhay 
sa sari-saring pagkain, kasama na ang mga bang- 
kay, angkop nga na uwak ang unang nilalang na pi- 
nalabas ni Noe sa arka nang magsimulang humupa 
ang tubig ng Baha. Ipinahihiwatig ng teksto na ang 
uwak ay nanatili sa labas ng arka at ginamit na la- 
mang iyon bilang pahingahang-dako.---Gen 8:5-7. 

Sa tipang Kautusan, ang uwak ay ipinahayag na 
marumi. (Lev 11:13, 15, Deu 14:12, 14) Ipinapalagay 
na saklaw ng pariralang “ayon sa uri nito” ang crow 
at iba pang tulad-crow na mga ibong tila kamag- 
anak nito, gaya ng rook, jackdaw, at chough, na pa- 
wang matatagpuan sa Palestina. 

Di-tulad ng crow, ang uwak ay karaniwang nagla- 
lagi sa ilang, anupat kadalasa'y tumatahan sa mga 


1393 


bulubunduking rehiyon at maging sa mga disyerto. 
Kasama ito sa mga nilalang na sa pangitain ni 
Isaias ay nakita niyang tumatahan sa kawalang- 
laman at pagkatiwangwang ng wasak na Edom. (Isa 
34:11) Ugali rin ng uwak na mag-imbak ng labis na 
pagkain sa mga awang sa batuhan o kaya'y tabunan 
iyon ng mga dahon. Kaya naman angkop na ang 
mga ibong ito ang ginamit ng Diyos upang makahi- 
malang magdala ng tinapay at karne kay Elias ma- 
kalawang ulit bawat araw samantalang ang prope- 
ta'y nagkukubli sa agusang libis ng Kerit.--1Ha 
17:2-6. 

Ang mga uwak ay namumugad sa mga dalisdis 
o mababatong lungos, gayundin sa matataas na pu- 
nungkahoy. lisa lamang ang kanilang kapareha sa 
buong buhay nila at sila'y mapagkalingang mga ma- 
gulang. Itinuon ng Diyos na Jehova, na siyang tunay 
na Tagapaglaan sa lahat ng Kaniyang nilalang, ang 
pansin ni Job sa Kaniyang sarili sa pamamagitan ng 
tanong na: “Sino ang naghahanda para sa uwak ng 
pagkain nito kapag ang mga inakay nito ay humihi- 
ngi ng tulong sa Diyos, kapag gumagala ang mga ito 
dahil walang makain?” (Job 38:41) Ipinakita rin ng 
salmista na ang pagkaing dinadala ng mga magu- 
lang na ibon sa kanilang sumisiyap at gutom na mga 
inakay ay bunga ng may-kabaitang paglalaan ng 
Maylalang. (Aw 147:7-9) Tinukoy rin ni Jesus ang 
mga uwak sa katulad na paraan upang tiyakin sa ka- 
niyang mga tagasunod na walang alinlangang ilala- 
an ng Isa na nangangalaga sa mga ibong ito sa him- 
papawid ang mga pangangailangan ng Kaniyang 
mga lingkod na tao.--Luc 12:24, ihambing ang Aw 
104:27, 28; Mat 6:26. 

Maliwanag na dahil sa kamangha-manghang laki, 
madilim na kulay at malungkot na iyak nito, ang 
uwak ay itinuring ng sinaunang mga taong pagano 
bilang isang ibong nagbabadya ng lagim at kamata- 
yan. Sa mga Griego, ang matapang at kadalasa'y 
mapangahas na uwak ay itinuring namang isang 
malapropetang ibon, marahil ay dahil kilala ito na 
tuso at matalino. Itinuring itong sagrado sa diyos na 
si Apolo at sa isang nag-oorakulong orden ng mga 
saserdote, na ang ilan ay nagdadamit ng itim. 

Isang prinsipe ng Midian noong mga araw ni Hu- 
kom Gideon ang may pangalang Oreb, na nanga- 
ngahulugang “Uwak.”--Huk 7:25. 


UZ. 


1. Isang anak ni Aram at apo sa tuhod ni Noe sa 
pamamagitan ni Sem.—Gen 10:22, 23; 1Cr 1:17. 

2. Panganay na anak nina Nahor at Milca; pa- 
mangkin ni Abraham.—Gen 22:20, 21. 

3. Anak ni Disan at inapo ni Seir na Horita.—Gen 
36:20, 21, 28. 

4. Sariling lupain ni Job (Job 1:1), kung saan na- 
mayan si Uz, ngunit hindi masabi nang may katiya- 


UZAH 


kan kung ang Uz na iyon ay anak ni Aram o anak ni 
Nahor. (Gen 10:22, 23; 22:20, 21) Hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. Waring ang Uz ay 
malapit sa Edom, anupat dahil dito ay naging posib- 
le na palawakin nang maglaon ang nasasakupan ng 
Edom hanggang sa Uz, o na manirahan ang ilang 
mas huling mga Edomita sa “lupain ng Uz,” gaya ng 
sinasabi sa Panaghoy 4:21. Inatasan si Jeremias na 
ipasa ang kopa ng poot ng Diyos sa “lahat ng hari sa 
lupain ng Uz,” at kalakip sa kalapit na konteksto ang 
mga pagtukoy sa Filistia, Edom, Moab, at Ammon. 
(Jer 25:15, 17, 20, 21) Ang sariling lupain ni Job ay 
madaling salakayin ng mga Sabeano (mula sa T) at 
mga Caldeo (mula sa S). (Job 1:15, 17) Kung pagsa- 
sama-samahin, ipinahihiwatig ng mga salik na ito 
ang isang lokasyon sa S ng Lupang Pangako malapit 
sa Edom, sa H Arabia. 


UZA [posibleng pinaikling anyo ng Uzias, na- 
ngangahulugang “Ang Aking Lakas ay si Jehova]. 

1. Isang Benjamita.--1ICr 8:1, 7. 

2. Isang pangalang kaugnay ng isang hardin. 
Ang mga haring sina Manases at Amon ng Juda ay 
inilibing sa hardin ni Uza sa halip na sa karaniwang 
maharlikang mga dakong libingan. (2Ha 21:18, 23, 
26) Hindi kilala si Uza ni ang hardin. Yamang may 
mga taong inilibing doon, ang dako ay hindi maaa- 
ring nasa bakuran ng templo, at yamang ang ma- 
harlikang palasyo ay karatig ng templo, ang “bahay” 
ni Manases sa hardin ni Uza ay maaaring isang ta- 
hanang pantag-araw. 

3. Ulo ng isang pamilya ng mga Netineo, na ang 
ilan sa mga ito ay bumalik sa Jerusalem kasama ni 
Zerubabel noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43, 49, Ne 
7:51. 


UZAH [posibleng pinaikling anyo ng Uzias, na- 
ngangahulugang “Ang Aking Lakas ay si Jehova]. 

1. Isang Meraritang Levita.--1Cr 6:29. 

2. Isang anak ni Abinadab, tiyak na isang Levita. 
Si Uzah at ang kaniyang kapatid na si Ahio ang 
umakay sa karwahe na kinalululanan ng kaban ng 
tipan mula sa kanilang bahay noong dalhin ito ni 
David sa Jerusalem. Nang muntik na itong maibuwal 
ng mga torong humihila sa karwahe, iniunat ni Uzah 
ang kaniyang kamay at sinunggaban ang Kaban 
upang pigilan ito, at dahil dito ay pinabagsak siya ni 
Jehova at namatay kaagad. Pinanganlan ni David 
ang dakong iyon na Perez-uzah sapagkat doon “su- 
miklab ang galit ni Jehova laban kay Uzah."---2Sa 
6:3-8, 1Cr 13:7-11. 

Bagaman ipinapalagay na mabuti ang intensiyon 
ni Uzah nang pigilan niya ang Kaban upang hindi ito 
mahulog, hinatulan iyon bilang isang “walang-pita- 
gang pagkilos.” (2Sa 6:7) Ito ay sa dahilang nagkasa- 
la siya ng kusang pagsuway. Ipinag-utos ni Jehova 


UZAI 


na sa anumang kalagayan ay hindi dapat hipuin ng 
di-awtorisadong mga tao ang Kaban, isang babalang 
alam ng lahat na may kalakip na parusang kamata- 
yan sa mga lalabag. (Bil 4:15, 19, 20) Kung ang mga 
awtorisado, mga Kohatitang Levita, ang pumasan 
nito sa kanilang mga balikat sa pamamagitan ng 
mga pingga gaya ng iniutos ng Diyos, hindi sana 
sumapit ang galit ng Diyos.--Exo 25:13, 14: Bil 
7:9. 


UZAI [pinaikling anyo ng Azanias]. Isang lalaki 
na ang anak na si Palal ay tumulong kay Nehemias 
na muling itayo ang pader ng Jerusalem.---Ne 3:25. 


UZAL. 

1. Ang ikaanim na binanggit sa 13 anak ni Jok- 
tan, gayundin, ang tribo na nagmula sa kaniya. (Gen 
10:26-29, 1Cr 1:21) Ayon sa tradisyong Arabe, ang 
San'a (kabisera ng Republika ng Yemen) ay tinata- 
wag noong sinaunang panahon na 'Azal at nauug- 
nay sa Uzal. 

2. Isang lugar na binanggit kaugnay ng mga ne- 
gosyante ng Tiro, sa Ezekiel 27:19. Ipinapalagay ng 
ilan na ito'y ang rehiyon ng Izalla, sa HS Sirya, ma- 
lapit sa gawing itaas ng Ilog Tigris. 


UZEN-SEERA [posible, Tainga ni Seera]. Isang 
lunsod na itinayo ni Seera na isang babaing Efraimi- 
ta. Hindi binanggit kung sa anong diwa siya 'nagta- 
yo.” Marahil ay malaki ang naitulong niya sa pagsu- 
long at pag-unlad ng lunsod na ito at ng iba pang 
lugar na nakatala. (1Cr 7:22-24) Hindi matiyak kung 
saan ang lokasyon ng Uzen-seera. Gayunman, iniu- 
ugnay ito ng ilang heograpo sa Beit Sira, na mga 
4 na km (2 mi) sa K ng iminumungkahing lugar 
ng Mababang Bet-horon at mga 21 km (13 mi) 
sa HK ng Jerusalem. 


UZI [pinaikling anyo ng Uzias]. 

1. Isang anak o inapo ni Tola sa tribo ni Isacar. Si 
Uzi at ang ilan sa kaniyang mga inapo ay naging 
mga ulo ng mga sambahayan ng mga ninuno.--1Cr 
7:1-3. 

2. Isang inapo ni Benjamin sa pamamagitan ni 
Bela. Si Uzi ay isang ulo ng pantribong pamilya. 
— 1Cr 7:6, 7. 

3. Isang inapo ni Aaron sa pamamagitan ni Elea- 
zar sa linya ng mga mataas na saserdote; posibleng 
apo sa tuhod ni Pinehas; ninuno ng manunulat ng 
Bibliya na si Ezra.— 1Cr 6:3-6, 51; Ezr 7:1-5. 

4. Isang Benjamita na ang anak o inapo ay nani- 
rahan sa Jerusalem pagkaraan ng pagkatapon.—1Cr 
9:3, 7-9. 

5. Tagapangasiwa ng mga Levita sa Jerusalem 
ilang panahon pagkaraan ng pagkatapon; inapo ni 
Asap.—Ne 11:22. 


1394 


6. Ulo ng makasaserdoteng sambahayan ni Je- 
daias sa panig ng ama noong panahon ng kahalili ng 
mataas na saserdoteng si Jesua na si Jojakim. (Ne 
12:1, 12, 19) Posibleng siya rin ang Blg. 7. 

7. Isang saserdote na nakapuwesto kasama ni 
Nehemias sa templo ukol sa pagpapasinaya ng mu- 
ling-itinayong pader ng Jerusalem. (Ne 12:27, 40- 
42) Marahil ay siya rin ang Blg. 6. 


UZIA [pinaikling anyo ng Uzias]. Isang maka- 
pangyarihang lalaki sa mga hukbo ni David. Si Uzia 
ay isang Asteratita, samakatuwid nga, malamang 
na nagmula siya sa bayan ng Astarot sa S ng Jor- 
dan.— 1Cr 11:26, 44; Jos 9:10. 


UZIAS [Ang Aking Lakas ay si Jehova]. 

1. Isang Kohatitang Levita, “anak” ni Uriel.--1Cr 
6:22-24. 

2. Isang lalaki na ang anak na si Jonatan ay isang 
opisyal ni Haring David.---1Cr 27:25. 

3. Hari ng Juda, tinatawag ding Azarias. Bilang 
anak ni Amazias sa asawa nito na si Jecolias, si 
Uzias ay kinikilalang naghari nang 52 taon (829- 
778 B.C.E.). Nang panahong iyon, sina Jeroboam (Il), 
Zacarias, Salum, Menahem, Pekahias, at Peka ang su- 
nud-sunod na namahala sa hilagang kaharian. (2Ha 
15:1, 2, 8, 10, 13, 14, 17, 23, 25, 27; 2Cr 26:3) Ang 
mga propetang sina Isaias (1:1, 6:1), Oseas (1:1), 
Amos (1:1), at marahil pati si Joel ay mga kapanahon 
ni Uzias. Nasaksihan noong paghahari ng haring ito 
ang isang napakalakas na lindol.---Zac 14:5. 

Pagkamatay ng kaniyang ama, ang 16-na-taong- 
gulang na si Uzias ay ginawang hari ng bayan ng 
Juda. (2Ha 14:21, 2Cr 26:1) Ngunit ayon sa 2 Hari 
15:1, si Uzias ay naging hari noong ika-27 taon ng 
Israelitang si Haring Jeroboam (Il). Yamang dahil 
dito ay papatak ang pasimula ng pamamahala ni 
Uzias nang mga 12 taon pagkamatay ng kaniyang 
ama, malamang na tumutukoy ito sa ‘pagiging hari" 
niya sa isang pantanging diwa. Maaaring noong ika- 
27 taon ni Haring Jeroboam, ang dalawang-tribong 
Judeanong kaharian ay pinalaya mula sa pagpapasa- 
kop sa hilagang kaharian, isang pagpapasakop na 
marahil ay nagsimula nang matalo ng Israelitang si 
Haring Jehoas ang ama ni Uzias na si Amazias. (2Cr 
25:22-24) Kaya maaaring si Uzias ay naging hari sa 
ikalawang pagkakataon sa diwa ng pagiging mala- 
ya sa pamumuno ng Israelitang si Haring Jerobo- 
am (IN). 

Ginawa ni Uzias ang “matuwid sa paningin ni Je- 
hova.” Ito ay pangunahin nang dahil pinakinggan 
niya ang mabuting turo ng isang Zacarias (hindi ang 
propeta na may gayong pangalan na nabuhay nang 
dakong huli pa). Ngunit ipinagpatuloy ng kaniyang 
mga sakop ang di-wastong paghahain sa matataas 
na dako.---2Ha 15:3, 4; 2Cr 26:4, 5. 


1395 


Napabantog si Uzias dahil sa kaniyang mga ta- 
gumpay sa militar, na natamo sa tulong ni Jehova. 
Isinauli niya ang Elat (Elot) sa kaharian ng Juda at 
muling itinayo ang lunsod na iyon na nasa buka- 
na ng Gulpo ng “Aqaba. Matagumpay siyang naki- 
pagdigma sa mga Filisteo, anupat sinira ang mga 
pader ng Gat, Jabne, at Asdod, pagkatapos ay nag- 
tayo siya ng mga lunsod sa teritoryo ng Asdod. Nag- 
tamo si Uzias ng mga tagumpay laban sa mga Ara- 
be at mga Meunim, at ginawa niyang mga sakop ng 
Juda ang mga Ammonita. Ang kaniyang malakas at 
lubos na nasasandatahang hukbong pandigma ay 
umabot ng 307,500 katao sa ilalim ng pangangasiwa 
ng 2,600 ulo ng mga sambahayan sa panig ng ama. 
Pinatibay ni Uzias ang mga kuta ng Jerusalem at 
nagtayo siya roon ng mga makinang pandigma. 
--2Ha 14:22; 2Cr 26:2, 6-9, 11-15. 

Ang haring ito ay nagkaroon din ng malaking in- 
teres sa agrikultura at pag-aalaga ng mga hayop. Si 
Uzias ay humukay ng maraming imbakang-tubig 
upang maglaan ng sapat na suplay ng tubig para sa 
mga alagang hayop at nagtayo ng mga tore sa ilang, 
malamang na upang ipagsanggalang ang nangingi- 
naing mga bakahan at mga kawan laban sa mga 
mandarambong. Ang mga gawain sa pagsasaka at 
pag-aalaga ng ubasan ay isinagawa sa ilalim ng ka- 
niyang pangangasiwa sa mga bundok at sa Carmel. 
--2Cr 26:10. 

Lumilitaw na ang kahanga-hangang mga tagum- 
pay ni Uzias ay nagbunga ng pagiging palalo niya 
hanggang sa punto na pinasok niya ang Banal na si- 
lid ng templo upang magsunog ng insenso. Ang ma- 
taas na saserdoteng si Azarias, kasama ng 80 katu- 
long na saserdote, ay kaagad na sumunod sa hari sa 
loob ng templo at pinagwikaan siya dahil sa di- 
matuwid na pagkilos na ito, anupat hinimok siya na 
lisanin ang santuwaryo. Habang hawak sa kaniyang 
kamay ang insensaryo para sa pagsusunog ng in- 
senso at nagngangalit laban sa mga saserdote, si 
Uzias ay makahimalang kinapitan ng ketong sa ka- 
niyang noo, sa gayon ay dali-dali siyang inilabas ng 
mga saserdote mula sa templo. Bilang isang maru- 
ming ketongin, si Uzias ay inihiwalay mula sa lahat 
ng pagsamba sa santuwaryo at hindi makagaganap 
ng mga tungkulin ng hari. Dahil dito, habang nana- 
natili si Uzias sa isang bahay hanggang sa araw ng 
kaniyang kamatayan, ang kaniyang anak na si Jo- 
tam ang nangasiwa sa mga gawain ng estado.---2Cr 
26:16-21. 

May kinalaman sa kaniyang kamatayan at libing, 
nag-uulat ang 2 Cronica 26:23: “Sa wakas si Uzias ay 
humigang kasama ng kaniyang mga ninuno, kaya 
inilibing nila siyang kasama ng kaniyang mga ninu- 
no, ngunit sa libingang parang ng mga hari, sapag- 
kat sinabi nila: ‘Siya ay ketongin.'” Maaaring nanga- 
ngahulugan ito na, dahil sa kaniyang ketong, si 


UZIELITA, MGA 


Uzias ay inilibing sa lupa ng isang parang na karug- 
tong ng maharlikang sementeryo sa halip na ilagay 
sa isang libingang inuka sa bato. 

Isang batong-apog na plake, na natagpuan sa Je- 
rusalem at ipinapalagay na mula pa noong unang 
siglo C.E., ang nagtataglay ng sumusunod na ins- 
kripsiyon: “Dito dinala ang mga buto ni Uzias, hari 
ng Juda. Hindi dapat buksan.”--LARAWAN, Tomo 1, 
p. 960. 

4. Isang saserdoteng Levita mula sa “mga anak 
ni Harim” (1Cr 24:8, Ezr 2:36, 39) na kabilang sa 
mga nagpaalis sa kanilang mga asawang banyaga 
bilang pagsunod sa payo ni Ezra.--Ezr 10:10, 11, 
21, 44. 

5. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Perez 
na ang “anak” na si Ataias ay nakatalang kabilang sa 
mga naninirahan sa Jerusalem noong panahon ni 
Nehemias.---Ne 11:4. 


UZIEL [Ang Diyos ay Lakas]. 

1. Ang huling binanggit sa apat na anak ni Kohat, 
apo ni Levi, tiyo nina Moises at Aaron. Ang tatlong 
anak ni Uziel, sina Misael, El(i)sapan, at Sitri, ay na- 
ging mga ulo ng mga pantribong pamilya ng Levi. 
--Exo 6:16, 18, 20, 22, Lev 10:4, Bil 3:19, 30, 1Cr 6: 
2, 18, 23:12, tingnan ang UZIELITA, MGA. 

2. Ulo ng pamilya sa tribo ni Benjamin, anak 
o inapo ni Bela.— 1Cr 7:6, 7. 

3. Isang Levitang manunugtog na mula sa pamil- 
ya ni Heman, inatasan upang manguna sa ika-11 
pangkat ni David sa pagtugtog: tinatawag ding Aza- 
rel.— 1Cr 25:1, 4, 18. 

4. Levitang inapo ni Jedutun na tumulong na 
magtapon ng maruruming bagay na inalis sa templo 
noong pasimula ng paghahari ni Hezekias.---2Cr 29: 
12, 14, 16. 

5. Isa sa apat na Simeonitang anak ni Isi na na- 
nguna sa 500 lalaki patungong Bundok Seir upang 
lipulin ang nalabi ng mga Amalekita at manirahan 
doon, kapanahon ni Hezekias.— 1Cr 4:41-43. 

6. Isang panday-ginto na tumulong sa pagku- 
kumpuni ng pader ng Jerusalem na pinangasiwaan 
ni Nehemias, anak ni Harhaias.---Ne 3:8. 


UZIELITA, MGA [Ni (Kay) Uziel]. Mga Le- 
vitang inapo ng ikaapat na anak ni Kohat na si 
Uziel. (Bil 3:19, 27) Nagkampo sila sa dakong T ng 
tabernakulo, at isa sa mga Uzielita, si El(i)sapan, ang 
naging pinuno ng lahat ng Kohatita. (Bil 3:29, 30) 
Isang daan at labindalawang Uzielita sa ilalim ni 
Aminadab ang sumabay sa kaban ng tipan nang 
iutos ni David na dalhin ito sa Jerusalem. (1Cr 
15:3, 4, 10) Kasangkot din ang mga Uzielita sa 
pag-oorganisa ni David ng paglilingkod sa templo. 
— 1Cr 23:6, 20, 24:24: 26:23, 24. 


V 


VAHEB. Lumilitaw na isang lugar na hindi na 
matukoy sa ngayon. Malapit ito sa Arnon, “sa Supa.” 
- Bil 21:14. 


VAIZATA. 
—Es 9:9, 10. 


VANIAS. Anak ni Bani na nabuhay pagkaraan 
ng pagkatapon. Siya at ang marami pang ibang la- 
laki ay nag-asawa ng mga babaing banyaga ngunit 
nagpaalis sa mga ito dahil sa payo ni Ezra.---Ezr 
10:10, 11, 34, 36, 44. 


VASTI. Ang reyna ni Ahasuero (Jerjes I) na 
hari ng Persia. Noong ikatlong taon ng kaniyang 
paghahari, tinawag ni Ahasuero ang lahat ng mga 
taong mahal, mga prinsipe, at mga lingkod mula sa 
mga nasasakupang distrito. Sa pagtatapos ng pagti- 
tipon, nagdaos siya ng pitong-araw na piging. Ga- 
yundin, si Vasti ay nagdaos ng isang piging para sa 
mga babae sa maharlikang bahay. Noong ikapitong 
araw, inutusan ni Ahasuero ang kaniyang mga opi- 
syal ng korte na dalhin si Vasti na suot ang mahar- 
likang putong upang makita ng lahat ang karilagan 
nito. (Waring ang reyna ay karaniwang sumasalo sa 
pagkain sa mesa ng hari, ngunit hindi nagbibigay 
ng katibayan ang kasaysayan na ganito ang kalaga- 
yan sa malalaking piging. Bukod dito, nang pana- 


W 


WALANG-TAROS NA PAGSASAYA [sa 
Ingles, revelry]. Ang salitang Griego na ko'mos, na 
isinalin bilang “walang-taros na pagsasaya,” ay lu- 
militaw nang tatlong ulit sa Kristiyanong Griegong 
Kasulatan at laging sa masama o di-kaayaayang 
diwa. Ipinakikita ng Greek-English Lexicon of the 
New Testament ni Joseph Thayer na sa sinaunang 
mga akdang Griego, kumakapit ito sa “isang magu- 
long prusisyon sa gabi ng medyo-lasing at nagka- 
kasayahang mga lalaki na pagkatapos ng hapunan 
ay nagpaparada sa mga lansangan nang may mga 
sulo at musika bilang parangal kay Bacchus o sa 
iba pang bathala [o sa isang nagwagi sa mga pala- 
ro], at kumakanta at naglalaro sa harap ng mga ba- 
hay ng kanilang mga kaibigang lalaki at babae.” 
(1889, p. 367) Ang gayong mahalay at walang- 


Isa sa sampung anak ni Haman. 


hong iyon, si Vasti ay nagdaraos ng piging kasama 
ng mga babae.) Sa isang kadahilanang di-binanggit, 
may-pagmamatigas na tumanggi si Vasti. Buma- 
ling si Ahasuero sa kaniyang mga taong maruru- 
nong na nakaaalam ng batas, at pinayuhan siya ni 
Memucan, isang prinsipe, na hindi lamang ang hari 
ang ginawan ni Vasti ng mali kundi maging ang la- 
hat ng mga prinsipe at mga bayan na nasa mga na- 
sasakupang distrito. Sinabi nito na kapag narinig ng 
mga prinsesa ang ginawa ng reyna (isang balita na 
madaling kakalat sa loob ng kastilyo), tutularan nila 
ang pagkilos ni Vasti bilang saligan ng kanilang ma- 
panghamak na pagkilos. (Es 1:1-22) Si Vasti ay pi- 
natalsik sa puwesto, at pagkaraan ng mga apat na 
taon, si Esther na Judio ang pinili upang maging 
asawa ni Ahasuero at upang humawak ng maharli- 
kang katungkulan ni Vasti.---Es 2:1-17. 


VEDAN. Isa sa mga lugar na nakipagkalaka- 
lan sa Tiro. (Eze 27:19) Hindi tiyak kung saan ang 
eksaktong lokasyon nito. Gayunman, ipinapalagay 
na ito ay ang Wadden na malapit sa Medina, mala- 
pit sa gitna ng kanluraning panig ng Peninsula ng 
Arabia. 


VOPSI. Isang Neptalita na ang anak na si Nabi 
ay isa sa 12 Israelita na isinugo upang tiktikan ang 
Canaan.--Bil 13:2, 14. 


pagpipigil na paggawi, na may kasamang mga 
prusisyon sa lansangan na kahawig ng makaba- 
gong mga pagdiriwang sa karnabal sa ilang lupain, 
ay pangkaraniwan sa mga Griegong lunsod noong 
panahon ng mga apostol. Kaya naman angkop at 
kapaki-pakinabang para sa mga tunay na mana- 
namba ang babala at payo hinggil dito. 

Ang mga walang-taros na pagsasaya ay talagang 
hindi para sa mga Kristiyano, yamang ang mga 
ito'y hinahatulan ng Salita ng Diyos. Bago sila na- 
ging mga Kristiyano, ang ilan sa mga sinulatan ni 
Pedro sa mga probinsiya ng Asia Minor na naimplu- 
wensiyahan ng Gresya (1Pe 1:1) ay lumalakad sa 
mga gawa ng mahalay na paggawi, masasamang 
pita, mga pagpapakalabis sa alak, mga walang-taros 
na pagsasaya, mga paligsahan sa pag-inom, at mga 


1396 


1397 


bawal na idolatriya.” Ngunit nang sila'y maging mga 
Kristiyano, inihinto nila ang mga bagay na iyon. 
(1Pe 4:3, 4) Dahil sa talamak na kahalayan at ka- 
layawan nito, ang walang-taros na pagsasaya ay 
isang “gawang nauukol sa kadiliman” na hindi dapat 
lakaran ng mga Kristiyano.---Ro 13:12-14. 

Hindi ipinagbabawal ng Bibliya ang pagsasaya. 
Ang tao ay sinasabihang magsaya sa kaniyang 
Maylalang, ang asawang lalaki sa kaniyang asawa, 
ang trabahador sa gawa ng kaniyang mga kamay, 
at ang magsasaka naman sa bunga ng kaniyang 
pagpapagal. (Aw 32:11, Kaw 5:18, Ec 3:22, Deu 26: 
10, 11) Ang pagsasaya ay maaaring may kasamang 
pagkain at inumin na nakadaragdag sa kasiyahan 
(Ec 9:7: Aw 104:15), ngunit dapat panatilihin ang 
pagiging katamtaman. (Kaw 23:20, 1Ti 3:2, 11, 1Co 
10:31) Ang pagkakasayahan hanggang sa pagkala- 
ngo, na may kasamang mga kaguluhan at kahala- 
yan, ay walang-taros na pagsasaya. Inilakip ni Pab- 
lo ang mga walang-taros na pagsasaya sa “mga 
gawa ng laman,” anupat ang mga nagsasagawa nito 
ay “hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.”---Gal 
5:19-21. 


WAW [ìi]. Ang ikaanim na titik ng alpabetong 
Hebreo. Kapag binibigkas, ang titik na ito ay karani- 
wan nang katumbas ng Ingles na “w,” gaya sa 
“wine”? gayunman, kung minsan, sa makabagong 
Hebreo ay ginagamitan ito ng tunog ng Ingles na 
“v.” Sa akdang ito, tinutumbasan ito ng transliteras- 
yon na “w” (1), “u” (A), at “oh” (1). Maliban sa pagga- 
mit sa titik na ito bilang unlapi, bihira itong gamitin 
bilang unang titik, anupat kadalasa'y hinahalinhan 
ng titik na yod ("). Sa Hebreo, lumilitaw ito sa 
pasimula ng bawat isa sa walong talata ng Awit 
119:41-48. 


WIKA. Alinmang pamamaraan, sinasalita o iba 
pa, na sa pamamagitan niyaon ang mga damdamin 
o mga kaisipan ay naipapahayag o naitatawid. Ga- 
yunman, sa pangkalahatan, ang wika ay nanganga- 
hulugang isang kalipunan ng mga salita at mga 
pamamaraan ng pag-uugnay-ugnay sa mga iyon 
ayon sa pagkaunawa ng isang grupo ng mga tao. 
Ang mga salitang Hebreo at Griego para sa “dila” ay 
nangangahulugang “wika.” (Jer 5:15, tlb sa Rbi8, 
Gaw 2:11, Int) Ang terminong Hebreo para sa “labi” 
ay ginagamit sa katulad na paraan.--Gen 11:1, tlb 
sa Rbi8. 

Sabihin pa, ang wika ay may napakalapit na 
kaugnayan sa isip, na gumagamit ng mga sang- 
kap sa pagsasalita--lalamunan, dila, labi, at ngi- 
pin--bilang mga instrumento nito. (Tingnan ang 
DiLa.) Kaya naman, ganito ang sabi ng Encyclo- 
peedia Britannica (edisyon ng 1959): “Magkaug- 
nay ang pag-iisip at ang mga salita. Sapagkat ang 


WIKA 


pag-iisip, upang maging malinaw, ay kailangang 
umasa sa mga pangalan [o pangngalan] at sa iba't 
ibang kaugnayan ng mga iyon sa isa't isa... . Ba- 
gaman makatuwiran naman ang ilang maliliit na 
pag-aalinlangan, may napakaraming katibayan ... 
na sumusuporta sa nabanggit na pangangatuwi- 
ran--kung walang mga salita, walang pag-iisip.” 
(Tomo 5, p. 740) Pangunahin nang sa pamamagi- 
tan ng mga salita tumatanggap, nag-iimbak, nag- 
mamanipula, at naghahatid ng impormasyon ang 
tao. 

Pinagmulan ng Pagsasalita. Nilalang ang 
unang taong si Adan taglay ang isang bokabularyo, 
gayundin ang kakayahang lumikha ng bagong mga 
salita at sa gayo'y mapalalawak niya ang kaniyang 
bokabularyo. Kung walang bigay-Diyos na bokabu- 
laryo, tulad ng walang-katuwirang mga hayop, hin- 
di mauunawaan ng bagong lalang na tao ang berbal 
na mga tagubilin mula sa kaniyang Maylalang. (Gen 
1:27-30, 2:16-20, ihambing ang 2Pe 2:12, Jud 10.) 
Kaya, bagaman ang matalinong tao lamang sa lahat 
ng mga nilalang sa lupa ang may kakayahan ng 
tunay na pagsasalita, hindi sa tao nagmula ang 
wika kundi sa Marunong-sa-Lahat na Maylalang ng 
tao, ang Diyos na Jehova.--Ihambing ang Exo 4: 
11, 12. 

Hinggil sa pinagmulan ng wika, ganito ang isinu- 
lat ng kilalang leksikograpong si Ludwig Koehler: 
“May napakaraming espekulasyon, lalo na noong 
unang mga panahon, tungkol sa kung paano 'umi- 
ral ang pananalita ng tao. Sinikap ng mga manu- 
nulat na saliksikin ang “wika ng hayop. Sapagkat 
nagagawa rin ng mga hayop na ipahayag nang na- 
ririnig sa pamamagitan ng mga tunog at mga kali- 
punan ng mga tunog ang kanilang mga damdamin 
at mga pakiramdam, tulad ng pagkakontento, takot, 
emosyon, banta, galit, seksuwal na pagnanasa at ka- 
siyahan kapag natutugunan iyon, at marahil mara- 
mi pang ibang bagay. Gaano man kasari-sari ang 
mga kapahayagang ito [ng mga hayop], .. . ang mga 
ito ay salat sa ideya at kaisipan, ang mahalagang 
elemento ng wika ng tao.” Pagkatapos ipakita kung 
paano masasaliksik ng mga tao ang pisyolohikal na 
aspekto ng pananalita ng tao, sinabi pa niya: “Suba- 
lit hindi natin nauunawaan kung ano talaga ang 
nangyayari sa pananalita, kung paano pinupukaw 
ng katiting na pagkaunawa ang diwa ng isang bata, 
o ng sangkatauhan sa pangkalahatan, upang ma- 
ging salitang binibigkas. Isang lihim ang pananali- 
ta ng tao, isa itong kaloob ng Diyos, isang hima- 
la.”--Journal of Semitic Studies, Manchester, 1956, 
p. 11. 

Ang wika ay ginagamit na sa loob ng di-mabilang 
na panahon bago pa lumitaw ang tao sa tanawin ng 
sansinukob. Nakipagtalastasan ang Diyos na Jehova 
sa kaniyang makalangit na panganay na Anak at 


WIKA 


maliwanag na ginamit Niya ito sa pakikipagtalasta- 
san sa iba pa niyang espiritung mga anak. Dahil 
dito, ang panganay na Anak na iyon ay tinawag bi- 
lang “ang Salita.” (Ju 1:1: Col 1:15, 16; Apo 3:14) Gu- 
mawa ang apostol na si Pablo ng kinasihang pagtu- 
koy sa “mga wika ng mga tao at ng mga anghel.” 
(1Co 13:1) Nagsasalita ang Diyos na Jehova sa kani- 
yang mga anghelikong nilalang sa kanilang “wika” 
at ‘tinutupad nila ang kaniyang salita.” (Aw 103:20) 
Yamang Siya at ang kaniyang espiritung mga anak 
ay hindi umaasa sa isang atmospera (na nagpapa- 
ging posible sa mga sound wave at vibration na ka- 
ilangan sa pagsasalita ng tao), maliwanag na hindi 
mauunawaan o maaabot ng kaisipan ng tao ang 
wika ng mga anghel. Kaya naman, bilang mga 
mensahero ng Diyos, gumamit ang mga anghel ng 
wika ng tao upang makipag-usap sa mga tao, at ang 
mga anghelikong mensahe ay nakaulat sa Hebreo 
(Gen 22:15-18), Aramaiko (Dan 7:23-27), at Griego 
(Apo 11:15), anupat isinulat sa mga wikang ito ang 
nabanggit na mga teksto ayon sa pagkakasunud- 
sunod. 


Bakit nagkakaiba-iba ang mga wika? 


Ayon sa United Nations Educational, Scien- 
tific, and Cultural Organization (UNESCO), mga 
6,000 wika ang sinasalita ngayon sa buong lupa. 
Ang iba ay sinasalita ng daan-daang milyon katao, 
ang iba naman ay sinasalita ng wala pang isang 
libo. Bagaman maaaring halos pareho ang mga ide- 
yang ipinapahayag at itinatawid, maraming paraan 
upang ipahayag ang mga ito. Tanging ang kasaysa- 
yan sa Bibliya ang nagpapaliwanag ng pinagmulan 
ng pambihirang pagkakaiba-ibang ito sa pakikipag- 
talastasan ng tao. 

Hanggang sa isang panahon pagkatapos ng pang- 
globong Baha, ang buong sangkatauhan “ay nagpa- 
tuloy na iisa ang wika [sa literal, “labi”] at iisa ang 
kalipunan ng mga salita.” (Gen 11:1) Ipinahihiwatig 
ng Bibliya na ang orihinal na “iisang wika" na iyon 
ay ang wikang tinawag na Hebreo noong dakong 
huli. (Tingnan ang HEBREO, Il.) Gaya ng ipakikita, 
hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng iba pang 
wika ay nagmula at nauugnay sa Hebreo kundi ang 
Hebreo ay nauna sa lahat ng iba pang wika. 

Inilalarawan ng ulat ng Genesis ang pagsasama- 
sama ng ilang bahagi ng pamilya ng tao pagkaraan 
ng Baha sa isang proyektong salungat sa kalooban 
ng Diyos na sinabi noon kay Noe at sa mga anak 
nito. (Gen 9:1) Sa halip na mangalat at 'punuin ang 
lupa, ipinasiya nilang isentralisado ang lipunan ng 
tao, anupat maninirahan lamang sila sa isang lugar 
na nakilala bilang ang Kapatagan ng Sinar sa Meso- 
potamia. Maliwanag, ito ay magiging isang sentro 


1398 


rin ng relihiyon, na may isang relihiyosong tore. 
--Gen 11:2-4. 

Pinigilan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat 
ang kanilang pangahas na proyekto sa pamamagitan 
ng pagsira sa nagkakaisa nilang pagkilos, anupat isi- 
nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggulo sa ka- 
nilang iisang wika. Dahil dito, naging imposible ang 
anumang nagkakaisang paggawa sa kanilang pro- 
yekto at humantong ito sa pangangalat nila sa la- 
hat ng bahagi ng globo. Ang paggulo sa kanilang 
wika ay makahahadlang o makapagpapabagal din sa 
pagsulong sa hinaharap tungo sa isang maling di- 
reksiyon, isang direksiyon na salansang sa Diyos, 
yamang malilimitahan nito ang kakayahan ng sang- 
katauhan na pagsama-samahin ang intelektuwal at 
pisikal na lakas nila para sa ambisyosong mga paka- 
na at sa pamamagitan din nito ay magiging mahirap 
na magamit ang natipong kaalaman ng iba't ibang 
nabuong mga grupo na may kani-kaniyang wika 
--kaalamang hindi mula sa Diyos kundi natamo sa 
pamamagitan ng karanasan at pananaliksik ng tao. 
(Ihambing ang Ec 7:29, Deu 32:5.) Kaya bagaman 
lumikha ito ng isang malaking salik na nagdudulot 
ng pagkakabaha-bahagi sa lipunan ng tao, sa totoo 
ay nakinabang ang lipunan ng tao sa paggulo sa pa- 
nanalita ng tao dahil napabagal nito ang pag-abot 
sa mapanganib at nakapipinsalang mga tunguhin. 
(Gen 11:5-9, ihambing ang Isa 8:9, 10.) Kailangan la- 
mang na isaalang-alang ng isa ang ilang pangyaya- 
ri sa ating sariling panahon, na resulta ng natipong 
sekular na kaalaman at ng maling paggamit dito ng 
tao, upang matanto kung ano ang patiuna at mata- 
gal nang nakita ng Diyos na mangyayari kung hindi 
hahadlangan ang mga pagsisikap sa Babel. 

Karaniwan na, ang mga wika ay inuuri ng pilolo- 
hiya, ang pahambing na pagsusuri sa mga wika, sa 
magkakaibang “mga pamilya.” Kadalasan, ang “ma- 
gulang" na wika ng bawat pangunahing pamilya ay 
hindi matukoy: bukod dito, walang anumang ebi- 
densiya na nagtuturo sa alinmang “magulang” na 
wika bilang ang pinagmulan ng lahat ng libu-libong 
wika na sinasalita ngayon. Hindi sinasabi ng ulat ng 
Bibliya na ang lahat ng wika ay nagmula, o nagsa- 
nga mula, sa Hebreo. Sa karaniwan nang tinatawag 
na Talahanayan ng mga Bansa (Gen 10) ang mga 
inapo ng mga anak ni Noe (sina Sem, Ham, at Japet) 
ay itinala at sa bawat kaso ay pinangkat “ayon sa 
kani-kanilang pamilya, ayon sa kani-kanilang wika, 
sa kani-kanilang mga lupain, sa kani-kanilang mga 
bansa.” (Gen 10:5, 20, 31, 32) Kaya nga, lumilitaw 
na, noong makahimala niyang guluhin ang wika ng 
tao, ang nilikha ng Diyos na Jehova ay hindi mga di- 
yalekto ng Hebreo, kundi maraming ganap na ba- 
gong wika, anupat maipapahayag sa bawat isa sa 
mga iyon ang lahat ng uri ng damdamin at kaisipan 
ng tao. 


1399 


Kaya matapos guluhin ng Diyos ang kanilang 
wika, ang mga tagapagtayo ng Babel ay hindi la- 
mang nawalan ng “iisang kalipunan ng mga salita’ 
(Gen 11:1), ng iisang bokabularyo, kundi nawalan 
din sila ng iisang balarila, ng iisang paraan ng pag- 
papahayag ng kaugnayan ng mga salita. Sinabi ni 
Propesor S. R. Driver: “Gayunman, ang mga wika 
ay hindi lamang sa balarila at mga salitang-ugat 
nagkakaiba-iba, kundi gayundin .. . sa paraan ng 
pagbuo ng mga ideya upang maging isang pangu- 
ngusap. Hindi pare-pareho ang paraan ng pag-iisip 
ng iba't ibang lahi; at dahil dito ang mga anyo ng 
mga pangungusap sa iba't ibang wika ay hindi 
magkakapareho.” (A Dictionary of the Bible, inedit 
ni J. Hastings, 1905, Tomo IV, p. 791) Samakatuwid 
nga, ang iba't ibang wika ay nangangailangan 
ng lubhang magkakaibang kaisipan, anupat dahil 
dito ay nagiging mahirap para sa isang bagong 
nag-aaral ng wika ang “mag-isip sa wikang iyon." 
(Ihambing ang 1Co 14:10, 11.) Ito rin ang dahi- 
lan kung bakit maaaring maging waring walang- 
katuturan ang literal na salin ng isang bagay na si- 
nabi o isinulat sa isang di-pamilyar na wika, anupat 
kadalasa'y nasasabi ng mga tao, “Hindi ko maintin- 
dihan!” Kaya, lumilitaw na noong ginulo ng Diyos 
na Jehova ang pananalita ng mga nasa Babel, bi- 
nura muna niya ang lahat ng alaala ng kanilang 
dating iisang wika at saka niya ipinasok sa isip nila 
hindi lamang ang bagong mga bokabularyo kundi 
gayundin ang bagong mga kaisipan, na nagbunga 
naman ng bagong mga balarila.--Ihambing ang 
Isa 33:19, Eze 3:4-6. 

Bilang halimbawa, masusumpungan natin na 
may mga wika na monosyllabic (binubuo ng mga 
salitang may isang pantig lamang), tulad ng Tsino. 
Ibang-iba naman dito, ang bokabularyo ng ibang 
mga wika ay pangunahin nang binubuo sa pama- 
magitan ng agglutination, samakatuwid nga, pi- 
nagdidikit-dikit ang mga salita, gaya sa salitang 
Aleman na Hausfriedensbruch, na literal na nanga- 
ngahulugang “pagkasira ng kapayapaan ng bahay,” 
o, sa isang anyong mas mauunawaan ng mga nag- 
sasalita ng Ingles, “trespass” (pumasok nang wa- 
lang pahintulot). Sa ilang wika, napakaimportan- 
te ng sintaks, ang pagkakasunud-sunod ng mga 
salita sa pangungusap, sa ibang wika naman ay 
hindi ito gaanong mahalaga. Gayundin, may ilang 
wika na may maraming pagbabanghay [conjuga- 
tion] (mga anyo ng pandiwa): ang ibang wika, tulad 
ng Tsino, ay wala nito. Napakaraming pagkakaiba 
ang maaaring banggitin, anupat bawat isa ay humi- 
hiling ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip, na ka- 
dalasa'y nangangailangan ng malaking pagsisikap. 

Maliwanag na sa paglipas ng panahon ang orihi- 
nal na mga wikang nalikha ng pagkilos ng Diyos sa 


WIKA 


Babel ay nagluwal ng magkakaugnay na mga diya- 
lekto, at kalimitan ang mga diyalekto naman ay na- 
lilinang tungo sa magkakabukod na mga wika, anu- 
pat kung minsan ay halos hindi na makilala ang 
kaugnayan nila sa kanilang “kapatid” na mga diya- 
lekto o sa “magulang” na wika. Maging ang mga ina- 
po ni Sem, na lumilitaw na hindi kasama sa pulu- 
tong sa Babel, noong maglaon ay hindi lamang 
nagsalita ng Hebreo kundi gayundin ng Arameano, 
Akkadiano, at Arabe. Ayon sa kasaysayan, may 
iba't ibang salik na nagiging dahilan ng pagbabago 
ng mga wika: pagkakahiwalay dahil sa distansiya 
o heograpikong mga harang, mga digmaan at pana- 
nakop, pagkasira ng komunikasyon, at pandarayu- 
han niyaong mga may ibang wika. Dahil sa gayong 
mga salik, nagkawatak-watak ang sinaunang mga 
pangunahing wika, anupat may mga wika na ba- 
hagyang napahalo sa ibang mga wika, at may ilang 
mga wika naman na lubusan nang naglaho at napa- 
litan ng mga wika ng mga mananakop. 

Ang pananaliksik sa wika ay naglalaan ng katiba- 
yan hinggil sa naunang impormasyon. Sinasabi ng 
The New Encyclopædia Britannica: “Ang pinakau- 
nang mga rekord ng nasusulat na wika, ang tanging 
mga fosil ng wika na makukuha ng tao, ay may 
edad lamang na mga 4,000 o 5,000 taon.” (1985, 
Tomo 22, p. 567) Sinasabi ng isang artikulo sa Sci- 
ence Illustrated ng Hulyo 1948 (p. 63): “Ang mas 
matatandang anyo ng mga wika na kilala ngayon ay 
higit na mas mahirap unawain kaysa sa makaba- 
gong mga wika na nagmula sa mga iyon . . . lumili- 
taw na ang tao ay hindi nagsimula sa isang sim- 
pleng pananalita, at pagkatapos ay unti-unti itong 
ginawang mas masalimuot, kundi sa halip ay nang- 
hahawakan sa isang napakakomplikadong pananali- 
ta sa nagdaang panahon, at pagkatapos ay unti- 
unting pinasimple iyon tungo sa makabagong mga 
anyo.” Sinasabi rin ng lingguwistang si Dr. Mason 
na “ang ideya na ang ‘mga taong-gubat' ay nagsa- 
salita sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga 
ungol, at hindi nila kayang magpahayag ng ma- 
raming ‘sibilisadong’ kaisipan, ay maling-mali” at 
na “marami sa mga wika ng mga taong di-maru- 
nong bumasa't sumulat ay mas higit na masalimu- 
ot kaysa sa makabagong mga wikang Europeo.” 
(Science News Letter, Setyembre 3, 1955, p. 148) Sa 
gayon, ang katibayan ay salungat sa anumang ide- 
ya ng tulad-ebolusyong pinagmulan ng pagsasalita 
o ng sinaunang mga wika. 

Tungkol sa sentro kung saan nagsimulang ma- 
ngalat ang sinaunang mga wika, ganito ang sabi ni 
Sir Henry Rawlinson, isang iskolar ng mga wika sa 
Silangan: “Kung ang magiging giya natin ay ang sa- 
lubungan lamang ng mga landas ng wika, at hin- 
di sasangguni sa lahat ng pagtukoy sa rekord ng 


WIKA 


kasulatan, aakayin pa rin tayo nito sa kapatagan ng 
Sinar, bilang ang pinagmulan ng iba't ibang landas 
ng wika.”-- The Journal of the Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland, London, 1855, Tomo 15, 
p. 232. 

Kabilang sa pangunahing “mga pamilya” na iti- 
nala ng makabagong mga pilologo ay: Indo-Euro- 
peo, Tsino-Tibetano, Afro-Asiano, Hapon at Korea- 
no, Dravidiano, Malayo-Polynesian, at Black African. 
Maraming wika ang hanggang sa ngayon ay napa- 
kahirap uriin. Sa bawat pangunahing mga pamil- 
ya ay may nakapaloob na maraming subdibisyon, 
o mas maliliit na pamilya. Kaya, kabilang sa Indo- 
Europeong pamilya ang Germanic, Romanse (Italic), 
Balto-Slavic, Indo-Iraniano, Griego, Celtic, Albania- 
no, at Armeniano. Ang karamihan naman sa mas 
maliliit na pamilyang ito ay may ilang mga miyem- 
bro. Halimbawa, kalakip sa mga wikang Romanse 
ang Pranses, Kastila, Portuges, Italyano, at Romani- 
ano. 

Mula kay Abraham Patuloy. Maliwanag na 
hindi nahirapan ang Hebreong si Abraham na ma- 
kipag-usap sa bayang Hamitiko ng Canaan. (Gen 
14:21-24: 20:1-16: 21:22-34) Walang binabanggit na 
gumamit si Abraham ng mga tagapagsalin, ni may 
binabanggit man na gumamit siya nito noong mag- 
punta siya sa Ehipto. (Gen 12:14-19) Malamang na 
marunong siya ng Akkadiano (Asiro-Babilonyo) da- 
hil dati siyang naninirahan sa Ur ng mga Caldeo. 
(Gen 11:31) May panahon na naging isang interna- 
syonal na wika ang Akkadiano. Posible na ang mga 
tao sa Canaan, na naninirahan malapit sa mga ba- 
yang Semitiko ng Sirya at Arabia, sa isang antas ay 
nakapagsasalita ng dalawang wika. Gayundin, ang 
alpabeto noon ay maliwanag na kakikitaan ng kati- 
bayan ng Semitikong pinagmulan niyaon, at maaa- 
ring nakaimpluwensiya rin iyon nang malaki sa 
paggamit ng mga wikang Semitiko ng mga taong 
kabilang sa ibang mga grupo na may kani-kaniyang 
wika, partikular na ang mga tagapamahala at mga 
opisyal.--Tingnan ang CANAAN, CANAANITA Blg. 2 
(Wika): PAGSULAT. 

Lumilitaw na naging madali rin para kay Jacob na 
makipagtalastasan sa kaniyang mga kamag-anak 
na Arameano (Gen 29:1-14), bagaman may mga 
pagkakataong magkaiba ang ginagamit nilang ter- 
mino.---Gen 31:46, 47. 

Nang una siyang makipag-usap sa kaniyang mga 
kapatid na Hebreo noong dumating ang mga ito sa 
Ehipto, si Jose, na malamang na natuto ng wikang 
Ehipsiyo noong isa siyang alipin ni Potipar, ay gu- 
mamit ng isang tagapagsalin. (Gen 39:1; 42:6, 23) 
Palibhasa'y lumaki sa mga korte ni Paraon, walang 
alinlangan na si Moises ay marunong ng ilang wika, 
gaya ng Hebreo, Ehipsiyo, malamang ng Akkadia- 


1400 


no, at marahil ng iba pa.---Exo 2:10, ihambing ang 
talata 15-22. 

Nang maglaon, napalitan ng Aramaiko ang Ak- 
kadiano bilang ang lingua franca, o internasyonal 
na wika, anupat ginamit ito noon maging sa mga 
pagliham sa Ehipto. Gayunman, noong panahon 
ng pagsalakay ng Asiryanong si Haring Senakerib 
sa Juda (732 B.C.E.), hindi naiintindihan ng kara- 
mihan sa mga Judio ang Aramaiko (sinaunang Sir- 
yano), bagaman naiintindihan iyon ng mga Ju- 
deanong opisyal. (2Ha 18:26, 27) Gayundin, sa 
pandinig ng mga Judio ang wikang Caldeo ng Se- 
mitikong mga Babilonyo, na lumupig sa Jerusalem 
nang dakong huli noong 607 B.C.E., ay parang ya- 
ong “mga nauutal ang mga labi.” (Isa 28:11, Dan 
1:4, ihambing ang Deu 28:49.) Bagaman ang Babi- 
lonya, Persia, at ang iba pang mga kapangyarihang 
pandaigdig ay nakapagtatag ng malalaking imper- 
yo at nanupil ng mga bayang may maraming 
wika, hindi nila inalis ang hadlang na pagkakai- 
ba-iba ng wika na nagdudulot ng pagkakabaha- 
bahagi.---Dan 3:4, 7: Es 1:22. 

Nagpakita si Nehemias ng malaking pagkabahala 
nang malaman niyang ang mga anak mula sa paki- 
kipag-asawa sa mga banyaga ng nagbalik na mga 
Judio ay hindi marunong ng “Judio” (Hebreo). (Ne 
13:23-25) Nababahala siya para sa dalisay na pag- 
samba, yamang natatalos niya ang kahalagahan na 
maunawaan ang Sagradong Kasulatan (na hang- 
gang noong panahong iyon ay nasa wikang Hebreo 
lamang) kapag binabasa at tinatalakay ang mga ito. 
(Ihambing ang Ne 13:26, 27, 8:1-3, 8, 9.) Sa ganang 
sarili, ang pagkakaroon ng iisang wika ay magsisil- 
bi ring isang puwersa sa pagkakaisa sa gitna ng ba- 
yan. Walang alinlangan na naging isang pangu- 
nahing salik sa katatagan ng wikang Hebreo ang 
Hebreong Kasulatan. Sa panahon ng isang libong 
taon na isinusulat ang mga ito, halos walang napan- 
sing pagbabago sa wika. 

Noong nasa lupa si Jesus, ang Palestina, sa kalak- 
hang bahagi, ay naging isang rehiyong may iba't 
ibang wika. May matibay na ebidensiya na pinana- 
tili pa rin ng mga Judio ang paggamit nila ng 
Hebreo, ngunit nagsasalita rin sila ng Aramaiko 
at Koine. Ang Latin ay lumitaw rin sa opisyal na 
mga liham ng mga tagapamahalang Romano ng 
lupain (Ju 19:20) at walang alinlangang naririnig 
ito sa mga kawal na Romano na nakatalaga roon. 
Kung tungkol naman sa wikang karaniwang sinasa- 
lita noon ni Jesus, tingnan ang ARAMAIKO, gayundin 
ang HEBREO, II. 

Noong araw ng Pentecostes, 33 C.E., ang banal 
na espiritu ay ibinuhos sa Kristiyanong mga alagad 
na nasa Jerusalem, at bigla silang nakapagsalita ng 
maraming wika na hindi nila kailanman pinag- 


1401 


aralan at natutuhan. Ipinakita ng Diyos na Jehova 
sa Babel ang makahimalang kakayahan niya na 
maglagay ng iba't ibang bokabularyo at iba't ibang 
balarila sa isip ng mga tao. Muli niyang ginawa 
ang gayon noong Pentecostes ngunit may ma- 
laking pagkakaiba, sapagkat hindi nalimutan ng 
mga Kristiyanong biglang pinagkalooban ng kaka- 
yahang magsalita ng bagong mga wika ang kani- 
lang orihinal na wika, ang Hebreo. Isang lubhang 
naiibang layunin din ang isinakatuparan dito ng 
espiritu ng Diyos, hindi kalituhan at pangangalat 
kundi pagbibigay-kaliwanagan at pagbubuklod sa 
tapat-pusong mga tao tungo sa pagkakaisang Kris- 
tiyano. (Gaw 2:1-21, 37-42) Mula noon, ang kati- 
pang bayan ng Diyos ay naging isang bayang nag- 
sasalita ng maraming wika, ngunit ang hadlang na 
dulot ng pagkakaiba-iba ng wika ay napagtagum- 
payan sapagkat napuno ng iisang wika ng katoto- 
hanan ang kanilang pag-iisip. May pagkakaisa si- 
lang nagsalita ng papuri kay Jehova at sa kaniyang 
matuwid na mga layunin sa pamamagitan ni Kris- 
to Jesus. Sa gayon, natupad ang pangako sa Zefa- 
nias 3:9 nang bigyan ng Diyos na Jehova ang ‘mga 
bayan ng pagbabago tungo sa isang dalisay na 
wika, upang silang lahat ay tumawag sa pangalan 
ni Jehova, upang paglingkuran siya nang balika- 
tan.” (Ihambing ang Isa 66:18, Zac 8:23, Apo 7:4, 
9, 10.) Upang mangyari ito, kailangan na silang 
“lahat ay magsalita nang magkakasuwato” at ma- 
ging ‘lubos na nagkakaisa sa iisang pag-iisip at sa 
iisang takbo ng kaisipan.'"---1Co 1:10. 

Ang pagiging “dalisay” ng wikang sinasalita ng 
kongregasyong Kristiyano ay dahil din sa pagiging 
malaya nito mula sa mga salitang nagpapahayag 
ng mapait na saloobin, galit, poot, hiyawan, at ka- 
tulad na mapang-abusong mga salita, at gayundin 
dahil sa pagiging malaya nito mula sa panlilinlang, 
kahalayan, at kabuktutan. (Efe 4:29, 31: 1Pe 3:10) 
Dapat na gamitin ng mga Kristiyano ang wika sa 


Y 


YAH. Tingnan ang JAN. 
YAHWEH. Tingnan ang JEHOVA. 


YAYA, TAGAPAG-ALAGA [sa Ingles, nurse]. 
May dalawang uri ng yaya o tagapag-alaga noong si- 
naunang mga panahon. Ang “yayang babae” (sa 
Heb., meh-neqeth, sa Ingles, nursing woman, Gen 
24:59: 35:8: Exo 2:7: 2Ha 11:2: 2Cr 22:11: Isa 49:23) 
ay nagsilbing kahalili ng ina sa pagpapasuso sa sang- 


YAYA, TAGAPAG-ALAGA 


pinakamatayog na paraan, anupat pinupuri ang 
kanilang Maylalang at pinatitibay ang kanilang 
kapuwa sa pamamagitan ng mabuti at tapat na 
pananalita, pantangi na ang mabuting balita tung- 
kol sa Kaharian ng Diyos. (Mat 24:14, Tit 2:7, 8, 
Heb 13:15, ihambing ang Aw 51:15: 109:30.) Ha- 
bang papalapit na ang panahon ng paglalapat ng 
Diyos ng kaniyang hudisyal na pasiya sa lahat ng 
bansa sa sanlibutan, marami pa ang tutulungan ni 
Jehova na makapagsalita ng dalisay na wikang 
iyan. 

Sinimulang isulat ang Bibliya sa wikang Hebreo, 
at nang maglaon ang ilang bahagi ay itinala na- 
man sa Aramaiko. Pagkatapos, noong unang siglo 
ng Karaniwang Panahon, ang nalalabing bahagi ng 
Sagradong Kasulatan ay isinulat sa Koine, o karani- 
wang Griego (bagaman unang isinulat ni Mateo sa 
wikang Hebreo ang kaniyang Ebanghelyo). Nang 
panahong iyon ay mayroon na ring nagawang 
isang salin ng Hebreong Kasulatan sa wikang Grie- 
go. Tinawag ito na Septuagint, at bagaman hindi 
ito isang kinasihang salin, ginamit ito ng mga Kris- 
tiyanong manunulat ng Bibliya sa maraming pag- 
sipi. (Tingnan ang PAGKASI.) Gayundin naman, ang 
Kristiyanong Griegong Kasulatan at noong ban- 
dang huli ang buong Bibliya ay isinalin sa ibang 
mga wika, anupat kabilang sa mga pinakauna ay 
Latin, Syriac, Ethiopic, Arabe, at Persiano. Sa kasa- 
lukuyan, ang Bibliya, buo man o ilang bahagi la- 
mang, ay makukuha sa mahigit na 3,000 wika. Pi- 
nabilis nito ang paghahayag ng mabuting balita at 
sa gayon ay nakatulong upang mapagtagumpayan 
ang hadlang ng pagkakabaha-bahagi ng wika, sa 
layuning mabuklod ang mga tao mula sa mara- 
ming lupain sa dalisay na pagsamba sa kanilang 
Maylalang. 


WIKA, PAGSASALITA NG MGA. 
nan ang KALOOB MULA SA Diyos (“Mga wika”). 


Ting- 


gol. Si Debora ay naging ganitong uri ng yaya kay 
Rebeka at nang maglaon ay naglingkod siya bilang 
kaniyang utusang babae o tagapag-alaga, anupat na- 
natili siyang isang alila ng pamilya kahit noong na- 
matay na ang kaniyang among babae. (Gen 24:59, 
67: 35:8) Ang isa pang uri ng yaya ay maaaring 
isang lalaki (sa Heb., 'o:men? Bil 11:12, Isa 49:23 ["ta- 
gapag-alaga”]) o isang babae (sa Heb., 'o-me'neth, 
2Sa 4:4). Babae man o lalaki ay maaaring mag-alaga 


YELO 


ng mga bata, ng mga maysakit, o ng matatanda na. 
Ang matanda nang si Noemi ay naging yaya 0 taga- 
pag-alaga ng kaniyang apo na si Obed gayundin ang 
magandang dalaga na si Abisag para naman kay Ha- 
ring David.--Ru 4:13, 16, 17; 1Ha 1:1-4. 

Sa 1 Tesalonica 2:7, inihahalintulad ni Pablo ang 
kaniyang sarili at ang kaniyang mga kasamahan sa 
“isang nagpapasusong ina” (sa Gr., tro-phos7 sa In- 
gles, nursing mother), sa gayon ay idiniin niya na 
sila ay naging banayad sa mga mananampalata- 
yang taga-Macedonia. 


YELO. Tubig sa solidong kalagayan nito, namuo 
dahil sa matinding lamig. Itinawag-pansin kay Job 
kapuwa ni Elihu at ng Diyos na Jehova ang kababa- 
laghan ng yelo, anupat sinabi ng Makapangyari- 
han-sa-lahat: “Sa kaninong tiyan nga lumalabas ang 
yelo...? Ang mismong tubig ay waring nagtatago 
sa bato, at ang ibabaw ng matubig na kalaliman ay 
namumuo.” (Job 36:1, 37:10, 38:1, 29, 30) Ang pa- 
mumuo ng yelo na tinutukoy rito ay posible lamang 
dahil sa isang lubhang di-pangkaraniwang katangian 
ng tubig. Habang lumalamig ang tubig sa mga lawa 
at mga dagat, bumibigat ito. Ang tubig na mas ma- 
gaan at mas mainit ay itinutulak ng tubig na mas 
mabigat anupat pumapaibabaw ito. Ngunit kapag 
ang lahat ng tubig ay umabot sa mga 4' C. (39° F.), 
ang prosesong ito ay nababaligtad. Ang tubig ay gu- 
magaan kapag malapit na ito sa antas ng pagyeyelo 
at nananatili bilang isang suson sa ibabaw ng mas 
mainit na tubig na nasa ilalim. Ang suson na ito sa 
ibabaw ay nagiging yelo, anupat “namumuo.” Palib- 
hasa'y mas magaan kaysa sa tubig, pinananatili ng 
yelo ang tubig sa ilalim anupat “waring nagtatago 
[iyon] sa bato,” sa gayon ay naiingatan ang buhay sa 
ilalim ng tubig. Kung hindi dahil sa penomenong ito, 
ang kalakhang bahagi ng tubig sa mga lawa at ma- 
ging sa mga karagatan ay magiging solidong yelo, 
anupat magiging mahirap ang mabuhay sa lupa. 

Binanggit ng salmista na “inihahagis [ni Jehova] 
ang kaniyang yelo na tulad ng maliliit na putol.” Ma- 
liwanag na tumutukoy ito sa graniso o sa nagyelong 
ulan.--Aw 147:17, tingnan ang GRANISO. 

Ang terminong Hebreo para sa “yelo” (qe/rach) ay 
ginagamit din upang tumukoy sa temperatura ng 
pagyeyelo o mas mababa pa rito, gayundin sa “ma- 
tinding lamig.”---Jer 36:30. 


YERBABUENA [sa Gr., he-dy0-smon, sa In- 
gles, mint]. Isang yerba na matapang ang amoy na 
ang tanging pagbanggit dito sa Kasulatan ay may 
kinalaman sa napakaingat na pagtupad ng mga es- 
kriba at Pariseo sa pagbibigay ng ikasampu ng yer- 
babuena, samantalang winawalang-halaga naman 
nila ang mas mabibigat na bagay ng Kautusan. (Mat 
23:23, Luc 11:42) May ilang uri ng yerbabuena 


1402 


na matatagpuan sa Palestina at Sirya, anupat ang 
horsemint (Mentha longifolia) ang pinakakaraniwan. 
Malamang na ang salitang Griego na he-dy0-smon 
(sa literal, matamis ang amoy) ay hindi lamang ku- 
makapit sa isang partikular na uri kundi sumasak- 
law sa iba't ibang kilalang uri ng yerbabuena. 

Ang mga tangkay ng mga halamang yerbabue- 
na ay parisukat, anupat ang mga dahon ay tu- 
mutubo nang dala-dalawa, isa sa bawat panig ng 
tangkay. Ang mga bulaklak na maliit at puting 
mangasul-ngasul o malarosas ay nakaayos sa mga 
bungkos, anupat nagiging hiwa-hiwalay na mga pa- 
bilog o kaya ay tulis-tulis na mga dulo. Mula pa no- 
ong sinaunang mga panahon, ang yerbabuena ay gi- 
nagamit na sa medisina at bilang pampalasa sa 
pagkain: ito ay dahil sa mabangong langis na nasa 
mga dahon at mga tangkay ng halaman. 


YESO. SSa Bibliya, ang kaisa-isang paglitaw ng 
salitang Hebreo na se'redh ay nasa Isaias 44:13, at 
tumutukoy ito sa “pulang yeso” na ginagamit na 
pangmarka ng mga bihasang manggagawa sa ka- 
hoy. 


YESO, BATONG. Matatagpuan sa iba't ibang 
bahagi ng Palestina ang mga nakausling batong 
sedimentary na ito na malambot, madaling madu- 
rog at mataas sa calcium carbonate. Palibhasa'y hin- 
di magagamit sa pagtatayo at napakadaling madu- 
rog at mapulbos, ginamit ng propetang si Isaias ang 
batong yeso sa isang simili para ipakita kung ano 
ang dapat gawin ng Israel sa idolatrosong mga altar 
nito upang magkamit ng kapatawaran. (Isa 27:9) 
Ang Aramaikong katumbas ng terminong Hebreo 
na gir (yeso) ay lumilitaw sa Daniel 5:5 at isinalin 
bilang “palitada.”---Tingnan ang APOG; PALITADA. 


YIRON. Isa sa mga nakukutaang lunsod sa teri- 
toryo ng Neptali. (Jos 19:32, 35, 38) Hindi tiyak kung 
saan ang lokasyon nito. Gayunpaman, ipinapalagay 
na ito ay ang makabagong-panahong Yaroun, na 
mga 30 km (19 na mi) sa TK ng Dan, sa Galilea. 


YOD []. Ang ikasampung titik ng alpabetong 
Hebreo. Ito ang pinakamaliit sa mga titik Hebreo. 
Ang pangalan ng pinakamaliit na titik ng alpabe- 
tong Griego, io'ta, ay maliwanag na kahawig ng He- 
breong yod. Yamang ang Kautusan ni Moises ay ori- 
hinal na isinulat at pinanatili sa wikang Hebreo, 
malamang na ang Hebreong yod ang tinutukoy ni 
Jesus nang sabihin niyang ang “pinakamaliit na titik 
[sa Gr., #o'ta]” ay hindi lilipas nang hindi ito natutu- 
pad. (Mat 5:18) Ang titik na ito ang unang titik sa 
Tetragrammaton, o sa sagradong pangalang Jehova 
(binabasa mula sa kanan pakaliwa: 11111”), at ganito 
ito isinulat sa pinakaunang mga kopya ng Griegong 
Septuagint. Sa isang pilyegong vellum na mula pa 


1403 


noong ikatlong siglo C.E. (P. Oxyrhynchus vii. 1007) 
na may isang bahagi ng saling Septuagint ng Gene- 
sis, ang banal na pangalang Jehova ay kinakatawa- 
nan ng dobleng yod.--Gen 2:8, tlb sa Rbi8. 

Dahil magkahawig ang mga titik na yod (") at 
waw (1), kung minsan ay napagpapalit ng mga ta- 
gakopya ang mga ito. Sa Hebreo, ang bawat talata 
sa Awit 119:73-80 ay nagsisimula sa titik na yod. 


YUNGIB. Isang guwang sa ilalim ng lupa, o ku- 
weba na may butas sa labas. Ang salitang “yungib” 
ay salin ng Hebreong meʻarah’ (Gen 19:30) at ng 
Griegong spelai-on. (Ju 11:38) Ang Hebreong chor 
o chohr naman ay tumutukoy sa isang “butas,” na 
kung minsan ay malaki anupat kasya ang mga tao. 
(1Sa 14:11, Job 30:6, 2Ha 12:9) Ang isa pang salitang 
Hebreo para sa “butas” ay mechillah'---Isa 2:19. 
Maraming yungib ang matatagpuan sa batong- 
apog na mga kabundukan ng Palestina, halimba- 
wa, naging mabuway ang Bundok Carmel at ang 
kapaligiran ng Jerusalem dahil sa dami ng mga ito. 
Kaya naman ang mga yungib ay malimit banggi- 
tin sa Kasulatan, kung minsan ay sa makasagisag 
na diwa. Ang ilan sa mga ito ay napakalaki anu- 
pat kasya ang daan-daan katao at ginamit bilang 
permanenteng mga tirahan, gaya ng ginawa sa Pe- 
tra, o ginamit bilang mga pansamantalang silungan, 
mga dakong libingan, mga imbakang-tubig, mga 
kuwadra, o mga kamalig. Maraming sinaunang ka- 
sangkapan ang nakuha sa mga yungib na ito. 
Naging kanlungan ang mga yungib sa mga pana- 
hon ng panganib. Ang unang pagbanggit sa gayong 
lugar ay may kinalaman kay Lot at sa kaniyang dala- 
wang anak na nanirahan sa isang yungib pagkatapos 
nilang lisanin ang Zoar dahil sa takot. (Gen 19:30) Sa 
Makeda, limang magkakakamping Amoritang hari 
ang nagtago mula kay Josue sa isang yungib na na- 
ging libingan nilang lahat. (Jos 10:16-27) Noong mga 
araw ni Haring Saul, nagtago rin sa mga yungib ang 
ilang Israelitang tumatakas mula sa mga Filisteo. 
(1Sa 13:6, 14:11) Upang matakasan ang poot ni Saul, 
nanganlong si David sa isang yungib malapit sa Adu- 
lam at doon ay sumama sa kaniya ang “mga apat na 
raang lalaki.” (1Sa 22:1, 2) Nang muli siyang tugisin 
ni Saul, nagtago si David sa isang yungib sa ilang ng 
En-gedi, at dito niya pinutol ang laylayan ng damit ni 
Saul nang ‘pumasok ito upang manabi.’ (1Sa 24:1-15) 
Maaaring ang mga karanasan ni David sa dalawang 
pagkakataong ito ang nag-udyok sa kaniya na isulat 
ang mga Awit 57 at 142, gaya ng ipinakikita ng mga 
superskripsiyon ng mga ito. Nang maging hari na si 
David, waring ang yungib ng Adulam ay nagsilbing 
punong-tanggapang militar noong panahon ng isang 
kampanya laban sa mga Filisteo. (2Sa 23:13, 1Cr 
11:15) Nang tangkain ng balakyot na si Jezebel na pa- 
tayin ang lahat ng propeta ni Jehova, pinakain ni 


YUNGIB NG MGA LEON 


Obadias ang 100 sa mga ito na nagtatago sa mga yu- 
ngib. (1Ha 18:4, 13) Tumakas din si Elias mula sa ga- 
lit ni Jezebel at nagtungo sa isang yungib sa Horeb, 
kung saan siya tinagubilinan ng Diyos na bumalik at 
pahiran si Hazael pati na si Jehu. (1Ha 19:1-17) Batay 
sa mga halimbawang ito, naisulat ni Pablo na may 
mga taong may pananampalataya na “nagpagala- 
gala sa... mga yungib at mga lungga sa lupa.” (Heb 
11:38) Pagkaraan ng maraming taon, ginamit ng mga 
Kristiyanong pinag-uusig ang mga katakumba ng 
Roma bilang mga dakong kanlungan at pulungan sa 
ilalim ng lupa. 

Kadalasan, ang mga patay ay inililibing sa mga 
yungib. Naging mahirap ang paghuhukay ng mga 
libingan sa Palestina dahil masyadong mabato ang 
lupa dito. Ang ikalawang yungib na binanggit sa Bi- 
bliya ay ang yungib ng Macpela sa Hebron na bini- 
li ni Abraham at pinaglibingan kina Sara, Abraham, 
Isaac, Rebeka, Jacob, at Lea. (Gen 23:7-20, 25:9, 10; 
49:29-32: 50:13) Ang alaalang libingan ng kaibigan 
ni Jesus na si Lazaro, sa katunayan, ay “isang yu- 
ngib. "--Ju 11:38. 

Ang mga yungib ay malimit gamitin bilang mga 
kamalig, lalo na sa mga panahon ng panganib. Kaya 
naman, upang maingatan ang kanilang ani mula sa 
mga manlulusob na Midianita noong mga araw ni 
Gideon, ‘gumawa ang mga anak ni Israel para sa ka- 
nilang sarili ng mga imbakan sa ilalim ng lupa na 
nasa mga bundok, at mga yungib at mga dakong 
mahirap puntahan.” (Huk 6:2) Gayundin naman, 
maliwanag na ang Dead Sea Scrolls ay itinago sa 
mga yungib malapit sa Wadi Qumran, sa HK ng Da- 
gat na Patay, kung saan naingatan ang mga ito sa 
loob ng maraming siglo hanggang sa matuklasan 
ang mga ito pasimula noong 1947. 

Makasagisag na Paggamit. Inakusahan ni Je- 
sus ang mga tagapagpalit ng salapi sa pagsasabing 
ginagawa nilang “yungib ng mga magnanakaw” 
ang templo. (Mat 21:13, Jer 7:11) Sa hula ni Isaias at 
sa Apocalipsis, sinasabi na tatangkain ng ilan na ta- 
kasan ang hatol ng Diyos, ang “panghihilakbot kay 
Jehova,” sa pamamagitan ng pagtatago sa “mga yu- 
ngib,” ngunit ayon kay Ezekiel, ang “mga yungib” 
na ginagawa nilang kanlungan ay hindi makapagla- 
laan sa kanila ng proteksiyon mula sa paghatol ng 
Diyos.--Isa 2:19-21, Apo 6:15-17: Eze 33:27. 


YUNGIB NG MGA LEON. Ang lugar kung 
saan inihagis ang propetang si Daniel bilang parusa 
upang doon ito mamatay. Palibhasa'y ipinagsangga- 
lang siya ng anghel, nang maglaon ay hinango siya 
mula rito nang walang pinsala. (Dan 6:7, 12, 13, 16- 
24) Ang yungib na ito ay may butas na maaaring 
takpan ng bato. (Dan 6:17) Maliwanag na isa itong 
lugar na lubog o nasa ilalim ng lupa, sapagkat si Da- 
niel ay “iniahon mula sa yungib. ”---Dan 6:23. 


Z 


ZAANAN. Isang bayan na binanggit ng pro- 
petang si Mikas bilang isa sa mga lugar na daranas 
ng inihulang pagsalakay ng Juda. (Mik 1:11) Itinu- 
turing ng maraming iskolar na ito rin ang Zenan sa 
Josue 15:37. Ipinapalagay na ito ay ang ‘Araq 
el-Kharba, sa rehiyon ng Sepela ng Juda, mga 
6 na km (3.5 mi) sa HK ng Lakis. 


ZAANANIM. Lumilitaw na ang “malaking 
punungkahoy sa Zaananim"” ay isang lugar na nasa 
timugang hangganan ng teritoryo ng tribo ni Nep- 
tali. (Jos 19:32, 33) Namatay si Sisera sa tolda ni 
Jael, na asawa ni Heber na Kenita, “malapit sa ma- 
laking punungkahoy sa Zaananim, na nasa [nasa 
tabi ng” (JP) o “malapit sa” (AT, RS)] Kedes,” ma- 
rahil ay ang Kedes sa TS ng Megido sa Isacar. (Huk 
4:11, 17, 21, 5:19) Gayunman, hindi pa rin matu- 
koy ang aktuwal na lokasyon ng Zaananim. 


ZAAVAN. Ikalawang binanggit na anak ng 
Horitang si Shik Ezer at apo o inapo ni Seir na Ho- 
rita.--Gen 36:20, 21, 27: 1Cr 1:42. 


ZABAD [[Ang Diyos ay] Nagkaloob]. 

1. Isang Efraimita sa pamilya ni Sutela.-- 1Cr 7: 
20, 21. 

2. Isang inapo ni Juda sa pamamagitan ni Jera- 
meel; ang kaniyang lolo sa tuhod ay isang Ehipsiyo: 
anak ni Natan.— 1Cr 2:3, 25, 34-37. 

3. Isa sa makapangyarihang mga lalaki ni David, 
anak ni Alai.--1Cr 11:26, 41. 

4. Isa sa mga pumaslang kay Haring Jehoas ng 
Juda, anak ni Simeat na babaing Ammonita. (2Cr 
24:26) Tinatawag din siyang Jozacar.--2Ha 12:21, 
tingnan ang JOZACAR. 

5, 6, 7. Tatlo sa mga Israelita na hinikayat ni 
Ezra na paalisin ang kanilang mga asawang banya- 
ga at mga anak, ang isa ay anak ni Zatu, ang isa 
naman ay ni Hasum, at ang isa pa ay ni Nebo.---Ezr 
10:10, 11, 27, 33, 43, 44. 


ZABAI [posibleng pinaikling anyo ng Zebadias, 
nangangahulugang “Ipagkaloob Nawa ni Jehova']. 
Isang anak ni Bebai na nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon, kabilang sa mga pumutol sa kanilang 
mga alyansa ukol sa pag-aasawa sa mga banyaga, 
dahil sa payo ni Ezra. (Ezr 10:28, 44) Malamang na 
siya ang ama ng Baruc na gumawa sa mga pader 
ng Jerusalem.---Ne 3:20. 


ZABBUD [Pinagkalooban]. Isa sa dalawang li- 
der na mula sa mga anak ni Bigvai, isang samba- 


hayan sa panig ng ama na ang mga miyembro ay 
pumaroon sa Jerusalem kasama ni Ezra noong 
468 B.C.E.--Ezr 8:1, 14. 


ZABDI [pinaikling anyo ng Zabdiel]. 

1. Isang inapo ni Juda sa pamilya ng mga Zera- 
hita, lolo ni Acan.---Jos 7:1, 17, 18. 

2. Ulo ng isang Benjamitang pamilya na nanira- 
han sa Jerusalem, anak o inapo ni Simei.-- 1Cr 8:1, 
19-21, 28. 

3. Opisyal sa mga imbakan ng alak ni Haring Da- 
vid sa mga ubasan, isang Sipmita. Isa pang opisyal, 
si Simei, ang nangasiwa sa mga ubasan mismo. 
— 1Cr 27:27. 

4. Isang Levita na mula sa mga anak ni Asap at 
ninuno ni Matanias, isang tagapanguna sa musika 
na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon. (Ne 11:17) 
Lumilitaw na sa ibang bahagi ng Kasulatan, si Zab- 
di ay tinatawag na Zicri (1Cr 9:15) at posibleng Za- 
cur.—1Cr 25:2, 10; Ne 12:35. 


ZABDIEL [Ang Diyos ay Nagkaloob]. 

1. Ama ng Jasobeam na namahala sa unang bu- 
wanang pangkat na naglilingkod kay Haring David. 
-1Cr 27:2. 

2. Isang prominenteng saserdote na inatasan bi- 
lang isang tagapangasiwa sa Jerusalem pagkatapos 
ng pagkatapon sa Babilonya.—Ne 11:10, 14. 


ZABUD [Pinagkalooban]. Isang saserdoteng ta- 
gapayo ni Haring Solomon; anak ni Natan. (1Ha 4:5) 
Hindi tiyak, ngunit maaaring ang ama ni Zabud na 
si Natan ang propeta na isang malapít na tagapayo 
ni Haring David.---2Sa 7:3; 12:1. 


ZACAI [posibleng pinaikling anyo ng Zacarias, 
nangangahulugang “Inalaala ni Jehova”]. Pinagmu- 
lan ng isang pamilya sa Israel. Pitong daan at anim- 
napu sa kaniyang mga inapong lalaki ang bumalik 
mula sa pagkatapon sa Babilonya noong 537 B.C.E. 
—Ezr 2:1, 2, 9; Ne 7:14. 


ZACARIAS [Inalaala ni Jehova]. 

1. Isa sa sampung anak ni Jeiel sa tribo ni Benja- 
min. (1Cr 9:35-37) Ang kaniyang pangalan ay pina- 
ikli sa Zeker sa katulad na talaan sa 1 Cronica 8:31. 

2. Isang Rubenita na posibleng nakipagdigma la- 
ban sa mga Hagrita noong mga araw ni Saul.---1Cr 
5:6, 7, 10. 

3. Isang Levitang bantay ng pintuang-daan na 
pinapurihan din bilang “isang tagapayo na may ka- 
runungan.” Dati siyang bantay ng pintuang-daan sa 


1404 


1405 


pasukan ng tolda ng kapisanan, at nang muling or- 
ganisahin ni David ang Levitikong mga paglilingkod 
para sa templong itatayo sa hinaharap, ang palabu- 
not ni Zacarias ay nahulog sa dakong hilaga. Siya 
ang panganay na anak ni Meselemias, isang Korahi- 
ta, sa Kohatitang pamilya ng mga Levita.--- 1Cr 9:21, 
22: 26:1, 2, 14. 

4. Isang Levita na inatasang tumugtog ng pa- 
nugtog na de-kuwerdas kasama ng iba pang mga 
Levita sa prusisyong nagdala sa kaban ng tipan sa 
Jerusalem. Pagkatapos nito, tumugtog si Zacarias 
sa harap ng tolda na kinalalagyan ng Kaban.---1Cr 
15:18, 20: 16:1, 4, 5. 

5. Isang makasaserdoteng manunugtog ng trum- 
peta sa prusisyong sumabay sa kaban ng tipan pa- 
tungong Jerusalem.--- 1Cr 15:24. 

6. Isang Levita na mula sa pamilya ni Uziel na 
kasangkot sa muling pag-oorganisa ng paglilingkod 
para sa bahay ni Jehova.--1Cr 24:24, 25. 

7. Isang Meraritang Levita, anak ni Hosa, na ina- 
tasan sa kalipunan ng mga bantay ng pintuang- 
daan noong panahon ng paghahari ni David.--1Cr 
26:1, 10, 11. 

8. Isang Manasita na ang anak na si Ido ang pi- 
nuno ng tribo sa Gilead noong panahon ng pagha- 
hari ni David.---1Cr 27:16, 21. 

9. Isang Levita na ang anak na si Jahaziel ay nag- 
bigay-katiyakan kay Jehosapat at sa bayan ng Juda 
na si Jehova ang makikipaglaban ng kanilang dig- 
maan para sa kanila.--2Cr 20:13-17. 

10. Isa sa mga prinsipe ng bayan na inutusan ni 
Jehosapat, noong 934 B.C.E., na magturo ng kautu- 
san ni Jehova sa lahat ng lunsod ng Juda.---2Cr 17: 
7,9. 

11. Anak ni Haring Jehosapat. Si Zacarias at ang 
kaniyang mga kapatid ay pawang tumanggap ng 
saganang kaloob mula kay Jehosapat, ngunit ang 
pagkahari ay isinalin sa panganay na si Jehoram. 
Upang palakasin ang katayuan niya, pagkatapos na 
mailuklok sa trono ay pinatay ni Jehoram si Zaca- 
rias at ang iba pa sa kaniyang mga kapatid gayun- 
din ang ilan sa mga prinsipe.---2Cr 21:1-4. 

12. Anak ng mataas na saserdoteng si Jehoiada. 
Pagkamatay ni Jehoiada, tinalikdan ni Haring Jeho- 
as ang tunay na pagsamba, anupat nakinig sa ma- 
ling payo sa halip na sa mga propeta ni Jehova. Si 
Zacarias, na pinsan ni Jehoas (2Cr 22:11), ay mahig- 
pit na nagbabala sa bayan tungkol dito, ngunit sa 
halip na magsisi, pinagbabato nila siya sa looban ng 
templo. Ang mga salita ni Zacarias bago siya ma- 
matay ay: “Tingnan nawa ito ni Jehova at singilin.” 
Ipinagkaloob ang makahulang kahilingang ito, sa- 
pagkat hindi lamang ginawan ng Sirya ng malaking 
pinsala ang Juda kundi pinatay rin si Jehoas ng da- 
lawa sa kaniyang mga lingkod “dahil sa dugo ng 


ZACARIAS 


mga anak ni Jehoiada na saserdote.” Sinasabi ng 
Griegong Septuagint at ng Latin na Vulgate na si Je- 
hoas ay pinatay upang ipaghiganti ang dugo ng 
“anak” ni Jehoiada. Gayunman, ang tekstong Maso- 
retiko at ang Syriac na Peshitta ay kababasahan ng 
“mga anak,” anupat posibleng ginamit ang pangma- 
ramihang bilang upang ipakita ang kahigitan at ka- 
halagahan ng anak ni Jehoiada na si Zacarias na 
propeta at saserdote.--2Cr 24:17-22, 25. 

Si Zacarias na anak ni Jehoiada ang malamang 
na nasa isip ni Jesus nang humuhula siya na “ang 
dugo ng lahat ng mga propeta na nabubo mula sa 
pagkakatatag ng sanlibutan” ay sisingilin “sa salin- 
lahing ito [ang mga Judio noong panahon ng mi- 
nisteryo ni Jesus sa lupa], mula sa dugo ni Abel 
hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagi- 
tan ng altar at ng bahay.” (Luc 11:50, 51) Ang mga 
lugar na binanggit na pinangyarihan ng pagpa- 
tay ay magkatugma. Noong unang siglo C.E., ang 
Mga Cronica ang huling aklat sa kanon ng He- 
breong Kasulatan. Kaya ang pariralang sinabi ni 
Jesus, “mula kay Abel . . . hanggang kay Zacarias,” 
ay katulad ng ating pananalitang, “mula Genesis 
hanggang Apocalipsis.” Sa katulad na ulat sa Ma- 
teo 23:35, si Zacarias ay tinatawag na anak ni 
Barakias, posibleng isa pang pangalan ni Jehoia- 
da, maliban na lamang kung tumutukoy ito sa 
isang salinlahi sa pagitan nina Jehoiada at Zacarias 
o kaya ay pangalan ng isang mas naunang ninuno. 
--Tingnan ang BARAKIASs. 

13. Isang tagapayo ni Haring Uzias, na naghari 
mula 829 hanggang 778 B.C.E. Inilalarawan si Zaca- 
rias bilang isang “tagapagturo ng pagkatakot sa tu- 
nay na Diyos.”---2Cr 26:5. 

14. Hari ng Israel. Si Zacarias ay anak ni Jerobo- 
am II at ang kahuli-hulihang namahala mula sa di- 
nastiya ni Jehu. Ang kaniyang nakaulat na pag- 
hahari nang anim na buwan ay nagwakas nang 
paslangin siya ni Salum. (2Ha 15:8-12) Namatay 
ang ama ni Zacarias noong mga 803 B.C.E., noong 
ika-27 taon ng paghahari ni Uzias (2Ha 14:29), ngu- 
nit mga 11 taon pa ang lumipas bago naganap ang 
nasabing pamamahala ni Zacarias na may lawig 
na anim na buwan pasimula noong ika-38 taon ni 
Uzias (mga 792 B.C.E.). (2Ha 15:8, 13) Maaaring ito 
ay dahil napakabata pa niya nang mamatay ang 
kaniyang ama, o maaaring dahilan sa maraming 
pagsalansang (pangkaraniwan sa hilagang kaharian 
ng Israel) na kinailangang mapagtagumpayan bago 
siya maitatag nang matibay sa kaharian. 

15. Isang saksi sa pagsulat ni Isaias ng pangalan 
ng anak nito sa isang tapyas, anak ni Jeberekias. 
-Isa 8:1, 2. 

16. Lolo ni Haring Hezekias sa panig ng ina. 
--2Ha 18:1, 2: 2Cr 29:1. 


ZACARIAS 


17. Isa sa mga Levita mula sa mga anak ni Asap 
na tumulong sa pagtatapon ng maruruming bagay 
na inalis mula sa templo sa pasimula ng paghahari 
ni Hezekias.---2Cr 29:13, 15-17. 

18. Isang Kohatitang Levita na inatasang tumu- 
long sa pangangasiwa sa pagkukumpuni sa templo 
na itinaguyod ni Haring Josias.--2Cr 34:8, 12. 

19. Isa sa tatlong nangungunang saserdote na 
nagbigay ng bukas-palad na mga abuloy na mga 
hayop na panghandog para sa pagdiriwang ng da- 
kilang Paskuwa na isinaayos ni Josias.--2Cr 35: 
1, 8. 

20. Isang propetang nabuhay pagkaraan ng pag- 
katapon at manunulat ng aklat na nagtataglay ng 
kaniyang pangalan. Tinatawag ni Zacarias ang kani- 
yang sarili na “anak ni Berekias na anak ni Ido” (Zac 
1:1, 7), ngunit sa iba pang mga pagtukoy sa kaniya 
ay wala ang panggitnang kawing na ito. (Ezr 5:1, 
6:14: Ne 12:4, 16) Malamang na ipinanganak si Za- 
carias sa Babilonya, sapagkat nagsimula ang kani- 
yang gawaing panghuhula 17 taon lamang pagka- 
balik mula sa pagkatapon at makatuwirang sabihin 
na mahigit na siya sa 17 taóng gulang nang pana- 
hong iyon, bagaman tinatawag pa ring “kabataang 
lalaki.”--Zac 2:4. 

Sina Zacarias at Hagai ay ginamit ni Jehova 
upang pukawin si Zerubabel, ang mataas na saser- 
doteng si Jesua, at ang pinabalik na mga tapon na 
tapusin ang muling pagtatayo ng templo ni Jehova 
bagaman may bisa pa noon ang isang pagbabawal 
ng pamahalaan ng Persia. (Ezr 5:1, 2: 6:14, 15) Ang 
hula ni Zacarias ay naglalaman ng mga mensahe na 
binigkas niya sa layuning iyon sa loob ng dalawang 
taon at isang buwan. (Zac 1:1, 7: 7:1, 8) Hindi iniu- 
lat ang iba pa niyang gawaing panghuhula.---Ting- 
nan ang ZACARIAS, AKLAT NG. 

Bagaman ang pangalan ng ama ng Zacarias na 
ito ay Berekias, ang pagtukoy ni Jesus kay “Zaca- 
rias na anak ni Barakias” (Mat 23:35; pansinin ang 
pagkakaiba ng baybay) ay mas malamang na tu- 
mutukoy sa isang mataas na saserdote na nabu- 
hay noong mas maagang panahon.--Tingnan ang 
Big. 12. 

21. Isa sa “mga pangulo” na isinugo ni Ezra 
upang kumuha ng ilang ministro para sa bahay ng 
Diyos noong panahon ng paglalakbay patungong 
Jerusalem noong 468 B.C.E. (Ezr 8:15-17) Posibleng 
siya rin ang Blg. 22 o Blg. 23. 

22. Ulo ng sambahayan ni Paros sa panig ng 
ama. Si Zacarias at ang 150 lalaki mula sa sambaha- 
yang iyon sa panig ng ama ay pumaroon sa Jerusa- 
lem kasama ni Ezra. (Ezr 8:1, 3) Posibleng siya rin 
ang Blg. 21. 

23. Ulo ng sambahayan ni Bebai sa panig ng 
ama na nanguna sa 28 lalaki mula sa kaniyang pa- 


1406 


milya sa pagbabalik kasama ni Ezra. (Ezr 8:1, 11) Po- 
sibleng siya rin ang Blg. 21. 

24. Isa sa mga anak ni Elam na bumuwag sa ka- 
nilang mga alyansa ukol sa pag-aasawa sa mga ban- 
yaga, dahil sa payo ni Ezra.--Ezr 10:10, 11, 26, 44. 

25. Isang kasamahan ni Ezra nang basahin at 
ipaliwanag nito ang Kautusan sa bayan. Si Zacarias, 
malamang na isang saserdote, ay tumayo sa kaliwa 
ni Ezra.--Ne 8:1, 2, 4. 

26, 27. Dalawang lalaki ng Juda, ang isa ay 
anak ni Amarias at ang isa naman ay anak ng She- 
lanita, na ang mga inapo ay nanirahan sa Jerusa- 
lem pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya.---Ne 
11:4, 5. 

28. Isang saserdote, na anak ng isa ring saserdo- 
te na nagngangalang Pasur, na ang mga inapo ay 
nanirahan sa Jerusalem pagkaraan ng pagkatapon. 
-Ne 11:10, 12. 

29. Isang makasaserdoteng manunugtog ng 
trumpeta sa prusisyon sa pagpapasinaya ng mu- 
ling-itinayong pader ng Jerusalem, anak ni Jonatan. 
-Ne 12:27, 31, 3b. 

30. Isa pang manunugtog ng trumpeta, na saser- 
dote rin, na nasa pagpapasinaya ring iyon na dina- 
luhan ng Blg. 29.—Ne 12:40, 41. 

31. Saserdoteng ama ni Juan na Tagapagbautis- 
mo. (Luc 3:2) Siya at ang kaniyang asawang si Eli- 
sabet, isang kamag-anak ng ina ni Jesus na si Ma- 
ria, ay naninirahan sa mga burol ng Juda. Kapuwa 
sila natatakot sa Diyos at sumusunod sa kaniyang 
mga utos. Bagaman may kalaunan na sa mga taon, 
walang silang mga anak.--Luc 1:5-7, 36. 

Nang maging pagkakataon ni Zacarias na mag- 
handog ng insenso noong ang “pangkat ni Abias” 
ang nakaatas, malamang na sa pagtatapos ng tag- 
sibol o sa pasimula ng tag-araw ng 3 B.C.E., puma- 
sok siya sa santuwaryo gaya ng dati. Sa pagkaka- 
taong ito ay nagpakita sa kaniya ang anghel ni 
Jehova na si Gabriel, anupat ipinabatid sa kaniya 
na ang pagsusumamo niya ay malugod na pina- 
kinggan, na ang asawa niyang si Elisabet ay mag- 
sisilang sa kaniya ng isang anak na lalaki, at na 
ang bata ay tatawaging Juan. Tinagubilinan ni Ga- 
briel si Zacarias kung paano dapat palakihin ang 
bata at kung ano ang gagampanan ng anak na 
ito. (Luc 1:5-17) Humingi si Zacarias ng tanda 
sa anghel bilang karagdagang katiyakan. Dahil sa 
kaniyang kahinaan sa hindi paniniwala sa ang- 
hel, ipinabatid sa kaniya na siya ay magiging pipi 
hanggang sa maisilang si Juan. (Luc 1:18-23) No- 
ong ikawalong araw pagkapanganak sa sanggol, ti- 
nanggihan ni Elisabet ang mga mungkahi ng mga 
kapitbahay at mga kamag-anak at ipinilit na ang 
kaniyang anak ay panganlang Juan. Nang maman- 
hik sila sa ama ng bata, kumuha si Zacarias ng 


1407 


isang tapyas at sumulat doon: “Juan ang pangalan 
nito.” Kaagad na nanauli ang kaniyang pagsasalita 
at bumigkas siya ng isang hula may kinalaman 
sa gawain ng kaniyang anak at niyaong Mesiyas. 
-Tuc 1:13, 57-79. 


ZACARIAS, AKLAT NG. Binabanggit sa 
mismong aklat na ito ng Hebreong Kasulatan na 
isinulat ito ni “Zacarias na anak ni Berekias na anak 
ni Ido na propeta.” (Zac 1:1) Naglalaan din ito ng 
saligan upang matukoy ang panahong saklaw nito 
at matantiya ang petsa kung kailan ito isinulat. 
Ang huling binanggit na petsa sa aklat ng Zaca- 
rias ay ang ikaapat na araw ng Kislev sa ikaa- 
pat na taon ng paghahari ni Dario (mga Disyem- 
bre 1, 518 B.C.E.). (7:1) Kaya naman ang aklat 


ZACARIAS, AKLAT NG 


na ito ay hindi maaaring isinulat bago matapos 
ang 518 B.C.E. Yamang “ang salita ni Jehova ay 
dumating kay Zacarias” noong “ikawalong buwan 
nang ikalawang taon ni Dario” (Oktubre/Nobyem- 
bre 520 B.C.E.) (1:1), di-kukulangin sa dalawang 
taon ang yugtong saklaw ng aklat. 

Pasimula sa kabanata 9, ang paksa ng aklat ng 
Zacarias ay waring naging ibang-iba sa naunang 
seksiyon. Wala nang pagtukoy sa mga anghel at 
mga pangitain o kay Gobernador Zerubabel at sa 
mataas na saserdoteng si Josue. Hindi na binang- 
git ang muling pagtatayo ng templo, at maging 
ang pangalan ni Zacarias ay hindi na lumitaw. Da- 
hil dito at sa katangian ng mga hula sa huling mga 
kabanata ng aklat, sinasabi ng ilang kritiko na hin- 
di posibleng si Zacarias ang sumulat ng seksiyong 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG ZACARIAS 


Makahulang mga mensahe na nagpasigla sa mga Judio na 
ipagpatuloy ang muling pagtatayo ng templo at patiuna ring 
nagpaaninaw sa pagdating ng Mesiyas at sa kaniyang pama- 
mahala bilang Haring-Saserdote 

Isinulat ni Zacarias noong panahong naghahari ang Persianong 
si Haring Dario I, mga 19 na taon pagkabalik ng unang mga 
Judio mula sa Babilonya noong 537 B.C.E. 


Isang panawagan na magsisi, sinundan ng walong 
pangitain at isang hula tungkol kay “Sibol” (1:1- 
6:15) 

Unang pangitain: Isang lalaking nakasakay sa pulang kaba- 
yo ang nakatigil sa gitna ng mga puno ng mirto kasama 
ng tatlo pang mangangabayo: sa katapusan ng pangitain, 
tiniyak na pagpapakitaan ng awa ang Jerusalem at na 
muling itatayo ang templo 

Ikalawang pangitain: Ang apat na sungay na nagpanabog 
sa Juda ay ibinagsak ng apat na bihasang manggagawa 


Ikatlong pangitain: Isang kabataang lalaki na may lubid na 
panukat ang naghandang sukatin ang Jerusalem, ngunit 
isang anghel ang humula na higit pang uunlad ang lun- 
sod at na ipagsasanggalang ito ni Jehova 


Ikaapat na pangitain: Ang narumhang mga kasuutan n 
mataas na saserdoteng si Josue ay inalis at pinalitan n 
mariringal na kasuutan 


Ikalimang pangitain: Nakakita si Zacarias ng isang gintong 
kandelero na may pitong lampara na sinusuplayan ng la- 
ngis mula sa dalawang punong olibo, matatapos ni Ze- 
rubabel ang muling pagtatayo ng templo sa tulong ng 
espiritu ng Diyos 

Ikaanim na pangitain: Isang lumilipad na balumbon na su- 
masagisag sa sumpa na lumalabas dahil sa lahat ng mga 
nagnanakaw at mga nanunumpa nang may kabulaanan 
sa pangalan ni Jehova 

Ikapitong pangitain: Isang babaing nagngangalang Kabalak- 
yutan ang dinala sa Sinar samantalang nasa loob ng ta- 
kal ng epa 

Ikawalong pangitain: Apat na karo ang lumabas mula sa pa- 
gitan ng dalawang bundok na tanso upang lumibot sa lupa 


Itatayo ng lalaking nagngangalang Sibol ang templo ni Je- 

hova at maglilingkod siya bilang haring-saserdote 
Tanong tungkol sa mga pag-aayuno na gumugunita 

sa mga kapahamakang sumapit sa Jerusalem (7:1- 

8:23) 

Dumating ang mga kapahamakan bilang kaparusahan sa 
pagkamasuwayin, ang pag-aayuno bilang paggunita sa 
mga ito ay hindi talaga isinasagawa para kay Jehova 

Tatamasahin ng Jerusalem ang lingap ng Diyos: ang dating 
mga araw ng pag-aayuno ay magiging “pagbubunyi at 
pagsasaya at mabubuting kapanahunan ng pista”: marami 
mula sa mga bansa ang paroroon upang hanapin ang li- 
ngap ni Jehova 

Kahatulan sa mga bansa, Mesiyanikong mga hula, at 
pagsasauli sa bayan ng Diyos (9:1--14:21) 

Maraming lunsod at bansa ang daranas ng kahatulan ni 
Jehova 


Ang matuwid at mapagpakumbabang Hari ng Sion ay papa- 
sok sa lunsod sakay ng isang asno 


Ipinahayag ni Jehova ang kaniyang galit laban sa mga bu- 
laang pastol 


Ang nakapangalat na bayan ng Diyos ay kukunin mula sa 
Ehipto at Asirya 

Tinawag si Zacarias upang maging isang pastol: ang ba- 
yan ay binigyan ng pagkakataong bayaran siya sa kani- 
yang paggawa, at hinalagahan nila ito ng 30 pirasong 
pilak 

Ang Jerusalem ay magiging isang nakapagpapabigat na 
bato na magdudulot ng malulubhang gasgas sa sinumang 
gagalaw rito 

Isang balon ang bubuksan para sa paglilinis ng kasalanan, 
sasaktan ang pastol, at mangangalat ang mga tupa 


Sasalakayin ang Jerusalem, ngunit makikipagdigma si Jeho- 
va laban sa mga lumulusob 

Yaong mga maiiwan mula sa mga bansang sumasalakay ay 
magdiriwang ng Kapistahan ng mga Kubol bawat taon at 
yuyukod sa harap ni Jehova bilang Hari 


ZACUR 


ito. Gayunman, dapat isaisip na si Zacarias, tulad 
ng iba pang mga propeta, ay sumulat alinsunod sa 
pagkasi ng Diyos at na hindi niya tinanggap ang la- 
hat ng pagsisiwalat nang minsanan o sa iisang pa- 
raan lamang. (2Pe 1:20, 21) Bukod diyan, ang 
mga hula ay hindi kailangang tumugma sa isang 
partikular na balangkas ng umiiral na mga kalaga- 
yan at kabasahan ng pangalan ng propeta o ng ilan 
sa kaniyang mga kapanahon upang masabi na ang 
buong aklat ay akda ng propetang iyon. Malinaw 
na ipinakikita ng mga kaisipang ipinapahayag sa 
aklat ng Zacarias na hindi ito binubuo ng hiwa- 
hiwalay at di-magkakaugnay na mga bahagi na iti- 
nala ng iba't ibang manunulat, sa halip, isa itong 
akda na may pagkakasuwato. Sa buong aklat, itina- 
tampok ang pagsasauli sa Jerusalem at ang pagki- 
los ni Jehova upang ipagtanggol ang lunsod.---Zac 
1:13-21, 2:4, 5; 8:14-23, 9:11-17, 12:2-6: 14:3-21. 

Tagpo sa Kasaysayan. Noong mga Pebrero 9, 
519 B.C.E., narinig ng propetang si Zacarias ang 
mga salitang: “Ang buong lupa ay tahimik at wa- 
lang kaligaligan.” (Zac 1:7, 11) Nang panahong 
iyon, ang Jerusalem ay hindi isang sanhi ng kali- 
galigan para sa mga bansa, anupat sa paningin ng 
mga nagmamasid ay waring pinabayaan na ni Je- 
hova ang lunsod. Bagaman nailatag na ang punda- 
syon ng templo noong 536 B.C.E., naging mabagal 
ang pagsulong ng muling pagtatayo nito dahil sa 
pagsalansang ng mga kaaway at nang dakong huli, 
noong 522 B.C.E., opisyal na ipinagbawal ang ga- 
wain. (Ezr 4:4, 5, 24) Karagdagan pa, palibhasa'y 
sinasalot ng mga tagtuyot at mahihinang ani dahil 
sa pagpapabaya nila sa muling pagtatayo ng tem- 
plo, ang nakabalik na mga Judio ay nasadlak sa na- 
pakahirap na mga kalagayan. (Hag 1:6, 10, 11) 
Kailangan silang mapasigla na ipagpatuloy ang ga- 
waing pagtatayo sa kabila ng gabundok na mga 
hadlang. 

Samakatuwid, tiyak na ang mga salita ni Jehova 
sa pamamagitan ni Zacarias ay nagdulot sa kanila 
ng tunay na kaaliwan at inspirasyon. Malinaw na 
ipinakita ng mga pangitain ni Zacarias na kalooban 
ng Diyos na muling maitayo ang Jerusalem at 
ang templo nito. (Zac 1:16, kab 2) Dudurugin ang 
kapangyarihan ng mga bansang nagpanabog sa 
Juda. (1:18-21) Ang mataas na saserdoteng si Jo- 
sue ay magtatamo ng kaayaayang katayuan sa ha- 
rap ni Jehova (3:3-7), at sa tulong ng espiritu ng 
Diyos, matatapos ni Gobernador Zerubabel ang 
muling pagtatayo ng temp1l0.---4:6-9. 

Kasuwato ng Ibang mga Aklat ng Bibliya. 
Ang aklat ng Zacarias ay lubusang kaayon ng iba 
pang bahagi ng Kasulatan sa pagtukoy kay Jeho- 
va bilang ang Tagapagsanggalang ng kaniyang 
bayan. (Zac 2:5, ihambing ang Deu 33:27, Aw 


1408 


46:11, 125:2.) Ginagantimpalaan o pinarurusahan 
niya ang mga indibiduwal o mga bansa ayon sa 
kanilang mga pakikitungo at nanunumbalik siya 
sa mga may-pagsisising nanunumbalik sa kaniya. 
(Zac 1:2-6, 7:11-14, ihambing ang Isa 55:6, 7: Jer 
25:4-11: Eze 33:11, Mal 3:7; 2Pe 3:9.) Hinihilingan 
ni Jehova yaong mga nais magkamit ng kaniyang 
lingap na magsalita ng katotohanan at magpakita 
ng pagkamasunurin, katarungan, maibiging-kaba- 
itan, at awa. (Zac 7:7-10, 8:16, 17; ihambing ang 
Deu 24:17: Aw 15:1, 2, 82:3, 4, Kaw 12:19: Jer 7: 
5, 6: Efe 4:25.) Hindi niya tinutugon ang paghingi 
ng saklolo niyaong mga hindi sumusunod sa kani- 
ya.--Zac 7:13, ihambing ang Isa 1:15, Pan 3:42-44. 

Karagdagan pa, agad na mapapansin ang malala- 
king pagkakahawig kapag inihambing ang mga ta- 
lata sa Zacarias sa iba pang bahagi ng kasulatan. 
--Ihambing ang Zac 3:2 sa Jud 9; Zac 4:3, 11-14 sa 
Apo 11:4; Zac 4:10 sa Apo 5:6; Zac 8:8 sa Apo 21:3: 
Zac 14:5 sa Jud 14: Zac 14:7 sa Apo 21:25; Zac 14:8 
sa Apo 22:1, 17. 

Katuparan ng Hula. Pinatototohanan ng katu- 
paran ng mga hulang nakaulat sa Zacarias ang au- 
tentisidad ng aklat. Ang impormasyong nalalaman 
tungkol sa kampanya ni Alejandrong Dakila sa Sirya, 
Fenicia, at Filistia, kasama na ang panlulupig sa Tiro 
at Gaza, ay tumutugma sa mga salita ng Zacarias 
9:1-8 at samakatuwid ay maaaring unawain bilang 
isang katuparan ng hulang ito. Marami ring hula sa 
aklat ng Zacarias ang natupad kay Kristo Jesus---ang 
pagpasok niya sa Jerusalem bilang hari, na “mapag- 
pakumbaba, at nakasakay sa asno” (Zac 9:9: Mat 21:5: 
Ju 12:15), ang pagkakanulo sa kaniya sa halagang 
“tatlumpung pirasong pilak” (Zac 11:12, 13; Mat 26:15, 
27:9), ang pangangalat ng kaniyang mga alagad (Zac 
13:7: Mat 26:31, Mar 14:27), ang pag-ulos ng sibat kay 
Jesus habang nasa tulos (Zac 12:10, Ju 19:34, 37), at 
ang kaniyang papel bilang Haring-Saserdote (Zac 6: 
12, 13; Heb 6:20: 8:1: 10:21). 


ZACUR [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “alalahanin"]. 

1. Isang Rubenita na ang anak na si Samua ay isa 
sa 12 tiktik na isinugo ni Moises sa Lupang Pangako. 
--BIl 13:3, 4. 

2. Isang Simeonita na ang mga inapo sa pamama- 
gitan ni Simei ay naging marami.---1Cr 4:24-27. 

3. Isang Meraritang Levita, anak ni Jaazias.--1Cr 
24:26, 27. 

4. Ulo ng ikatlong pangkat ng mga Levitang ma- 
nunugtog, isang anak ni Asap, isang Gersonita. (1Cr 
25:2, 10; 6:39, 43, Ne 12:35) Si Zacur ay posibleng ti- 
nawag na Zabdi (Ne 11:17) at Zicri.--1Cr 9:15. 

5. Isa na gumawa sa pagtatayo ng pader ng Jeru- 
salem sa ilalim ng pangangasiwa ni Nehemias, anak 
ni Imri.—Ne 3:2. 


1409 


6. Isang Levita na may kinatawan sa mga lagda 
sa tipan ng katapatan na ipinanukala noong pana- 
hon ng pagkagobernador ni Nehemias. Maaaring 
naroon mismo si Zacur, o marahil ay isa sa kani- 
yang mga inapo ang lumagda, sa kaniyang panga- 
lan. (Ne 9:38, 10:1, 9, 12) Posibleng siya rin ang 
Blg. 7. 

7. Isang Levita na ang anak na si Hanan ay pi- 
nagkatiwalaan ng wastong pamamahagi ng mga 
ikapu noong panahon ng pagkagobernador ni Ne- 
hemias. (Ne 13:10-13) Marahil ay siya rin ang 
Blg. 6. 


ZADOK [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “maging matuwid']. 

1. Isang saserdote na kilala bilang kasamahan ni 
Haring David. Si Zadok ay isang inapo ni Aaron sa 
pamamagitan ng linya ni Eleazar ng mga mataas na 
saserdote. (1Cr 6:3-8, 50-53) Tinatawag din siyang 
isang tagakita. (2Sa 15:27) Si Zadok, bilang isang ka- 
bataang lalaki na makapangyarihan sa kagitingan, 
ay isa sa mga pinuno ng tribo na sumuporta sa pag- 
hahari ni David. (1Cr 12:27, 28) Mula nang pana- 
hong iyon ay naging matapat siya kay David.---2Sa 
8:15, 17: 20:25, 1Cr 18:16. 

Sina Zadok at Abiatar (kapag binabanggit ang da- 
lawang ito, si Zadok ang nauuna, marahil ay dahil 
isa rin siyang propeta) ay kasama sa mga naghatid 
sa kaban ng tipan nang iutos ni David na iahon ito 
sa Jerusalem, pagkatapos ay patuloy na naglingkod 
si Zadok nang ilang panahon sa Gibeon, na kinaro- 
roonan noon ng tabernakulo. (1Cr 15:11, 14; 16:39) 
Nang maghimagsik si Absalom, tinangkang dalhin 
ni Zadok at ng mga Levita ang Kaban habang sina- 
samahan nila si David sa pagtakas niya mula sa Je- 
rusalem, ngunit pinabalik sila ni David sa lunsod, 
anupat inatasan niya si Zadok at ang iba pa bilang 
mga tagapangalap ng impormasyon. (2Sa 15:23-29, 
35, 36, 17:15, 16; 18:19-27) Nang matapos ang pag- 
hihimagsik, malaki ang naitulong nina Zadok at 
Abiatar upang malugod na tanggapin si David sa Je- 
rusalem. (2Sa 19:11-14) Noong huling bahagi ng 
paghahari ni David, nang organisahin niya ang Le- 
vitikong mga paglilingkod para sa templo, tinulu- 
ngan siya kapuwa ni Zadok at ni Ahimelec na anak 
ni Abiatar.--1Cr 24:3, 6, 30, 31. 

Kabaligtaran ni Abiatar, hindi sinuportahan ni 
Zadok si Adonias nang tangkain nitong agawin ang 
trono, dahil dito, inatasan ni David si Zadok na siya 
ang magpahid kay Solomon bilang hari. (1Ha 1:7, 
8, 26, 32-46) Noong panahon ng mga paghaha- 
ri nina Saul at David, si Zadok ay naglingkod la- 
mang bilang kasamang saserdote, ngunit dahil sa 
kaniyang pagkamatapat na kabaligtaran ng urong- 
sulong na katapatan ng mataas na saserdoteng si 
Abiatar, pinaalis ni Solomon si Abiatar mula sa Je- 


ZALAP 


rusalem at ginawang mataas na saserdote si Zadok. 
Katuparan ito ng hula ni Jehova na sinalita laban sa 
sambahayan ni Eli. (1Ha 2:26, 27, 35) Malamang na 
ang pagkakatala ng “Zadok at Abiatar” sa 1 Hari 4:4 
nang dakong huli ay pag-uulat lamang ng kasaysa- 
yan. Ayon kay Josephus, si Zadok ang unang mata- 
as na saserdote sa templo ni Solomon. (Jewish An- 
tiquities, X, 152 [viii, 6]) Sa 1 Cronica 27:16, 17, 
nakatala si Zadok bilang lider ng sambahayan ni 
Aaron. Inilalaan ng Bibliya ang saligan upang mata- 
lunton ang linya ni Zadok bilang humahawak ng ka- 
tungkulan ng mataas na saserdote hanggang noong 
panahon ni Dario na Persiano (malamang na si Da- 
rio II). (1Ha 4:2; 1Cr 6:8-15: 2Cr 31:10: Ne 12:22) 
Ang mga saserdoteng nakita sa templo sa pangitain 
ni Ezekiel ay “mga anak ni Zadok.”--Eze 40:46, 
43:19: 44:15: 48:11. 

2. Lolo ni Haring Jotam ng Juda sa panig ng ina. 
--2Ha 15:32, 33, 2Cr 27:1. 

3. Isang inapo ni Aaron sa pamamagitan ng 
Blg. 1 sa linya ng mga mataas na saserdote, at 
isang ninuno ng “dalubhasang tagakopya” na si 
Ezra.--1Cr 6:3, 8, 12, 13; 9:11, Ezr 7:1-6, Ne 11:11. 

4. Isa sa mga muling nagtayo ng pader ng Jeru- 
salem pagkaraan ng pagkatapon, anak ni Baana. (Ne 
3:4) Siya o isang kinatawan ng isang pamilya na 
may gayunding pangalan ang lumagda sa pamban- 
sang tipan na ipinanukala di-nagtagal pagkatapos 
nito.--Ne 9:38, 10:1, 14, 21. 

5. Isa pang indibiduwal na tumulong na muling 
itayo ang pader ng Jerusalem, anak o inapo ni Imer, 
na posibleng kabilang sa makasaserdoteng pamilya. 
- Ne 3:29. 

6. Isang tagakopya na inatasan ni Nehemias na 
mangasiwa sa mga imbakan ng mga Levita kasama 
nina Selemias at Pedaias. (Ne 13:13) Marahil ay siya 
rin ang Blg. 5. 

7. Isang ninuno ng ama-amahan ni Jesus na si 
Jose na nabuhay pagkaraan ng pagkatapon.---Mat 
1:14. 


ZAHAM [Isa na Karima-rimarim]. Isang anak 
ni Haring Rehoboam (ipinapalagay na sa asawa ni- 
tong si Mahalat).--2Cr 11:18, 19, 23. 


ZAIR. Isang lugar sa Edom o malapit dito. Sa 
kapaligiran ng Zair, samantalang gabi pa, sinaktan 
ni Haring Jehoram ng Juda ang nakapalibot na 
hukbong militar ng mga Edomita. (2Ha 8:20-22) 
Hindi alam kung saan ang aktuwal na lokasyon ng 
Zair. 


ZALAP. Ama ng di-kukulangin sa anim na 
anak, na isa sa mga ito ay tumulong kay Nehemias 
na magkumpuni ng pader ng Jerusalem.---Ne 3:30. 


ZALMON 


ZALMON. 

1. Isang Ahohitang mandirigma ni David. (2Sa 
23:8, 28) Lumilitaw na tinatawag na Ilai sa 1 Croni- 
ca 11:29. 

2. Isang bundok na malapit sa Sikem. Mula sa 
Bundok Zalmon, si Abimelec at ang kaniyang mga 
hukbo ay pumutol ng kahoy na magagamit nila 
upang sunugin ang kuta na nasa lunsod ng Sikem. 
(Huk 9:48, 49) Yamang ang Ebal at Gerizim lamang 
ang mga bundok na malapit sa Sikem, ang Zalmon 
ay maaaring isang taluktok o dalisdis ng isa sa mga 
ito, o kaya'y isang kalapit na burol na di-gaanong 
prominente. 

3. Isang napakataas na taluktok na maliwanag na 
nasa Basan, sa S ng Jordan. (Aw 68:14, 15) Ito ma- 
rahil ang pinakamataas na taluktok ng Bundok Ha- 
uran (Jebel ed Druz). 


ZALMONA. Isang lugar na pinagkampuhan 
ng mga Israelita sa ilang pagkaalis nila sa Bun- 
dok Hor at bago sila humayo patungong Punon. (Bil 
33:41, 42) Ang Zalmona ay walang-katiyakang ini- 
uugnay ni Y. Aharoni sa es-Salmaneh, mga 20 km 
(12 mi) sa HHK ng iminumungkahing lokasyon ng 
Punon. 


ZALMUNA. Isasa mga hari ng Midian na ang 
mga hukbo at mga kaalyado ay naniil sa Israel sa 
loob ng pitong taon bago naging hukom si Gideon. 
(Huk 6:1) Nadaig ng maliit na pangkat ni Gideon 
ang mga mananalakay at, nang kanilang tugisin 
ang tumatakas na mga hukbo, nabihag nila at pi- 
natay ang mga haring sina Zeba at Zalmuna. 
--Huk 6:33, 8:4-21, Aw 83:11, 12; tingnan ang 
ZEBA. 


ZAMZUMIM [posibleng mula sa salitang- 
ugat na nangangahulugang “isaisip, magpakana'"]. 
Ang pangalang Ammonita para sa mga Repaim, 
isang bayan na itinaboy ng mga Ammonita. (Deu 
2:19, 20) Walang tiyak na kaugnayan sa pagitan nila 
at ng mga Zuzim.--Gen 14:5, tingnan ang REPAIM, 
MGA. 


ZANOA [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “bumaho']. 

1. Isang Judeanong lunsod sa Sepela. (Jos 15:20, 
33, 34, 36) Kabilang ito sa mga lunsod na muling ti- 
nahanan pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya. 
(Ne 11:25, 30) Maaaring ang mga naninirahan sa 
Zanoa na ito ang nagkumpuni sa timugang pader ng 
Jerusalem at sa Pintuang-daan ng Libis. (Ne 3:13) 
Ipinapalagay na ito ay ang Khirbet Zanu' (Horvat 
Zanoah), na mga 5 km (3 mi) sa TS ng Bet-semes. 

2. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:20, 48, 56, 57) Lumilitaw na ito ang Zanoa 


1410 


na ang “ama” ay si Jekutiel ayon sa 1 Cronica 
4:18. (Tingnan ang JEKUTIEL.) Ipinapalagay na ito ay 
ang Khirbet Beit Amra, na mga 10 km (6 na mi) 
sa TTK ng Hebron. 


ZAPENAT-PANEA. Ang pangalang ibini- 
gay ni Paraon kay Jose nang itaas niya ito sa 
posisyong pangalawa sa kaniya. (Gen 41:45) Sa 
mga nagsasalita ng Hebreo, ang bigkas ng panga- 
lang ito ay maliwanag na nangangahulugang “Ta- 
gapagsiwalat ng mga Bagay na Nakakubli,” ngunit 
para sa mga Ehipsiyo ay maaaring nangangahulu- 
gan ito ng “Ang Diyos ay Nagsabi: Mabubuhay 
Siya!” 


ZAPON [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “manatiling nagbabantay']. Isang lunsod na 
iniatas sa Gad. (Jos 13:24, 27) Pabor ang ilan na iug- 
nay ito sa Tell es-Sa'idiyeh, na mga 10 km (6 na mi) 
sa HHK ng Sucot. Ang pangalang ito rin ang lumi- 
litaw sa ilang salin sa Hukom 12:1 sa halip na “pa- 
hilaga.”--JB, NE, RS. 


ZAQUEO [mula sa Heb., posibleng mula sa sa- 
litang-ugat na nangangahulugang “malinis, dali- 
say”]. Isang punong maniningil ng buwis sa Jerico 
na naging isa sa mga alagad ni Kristo. Bilang isang 
opisyal na may gayong posisyon, malamang na si 
Zaqueo ang nangasiwa sa iba pang mga maniningil 
ng buwis sa loob at sa palibot ng Jerico. Ang distri- 
to sa palibot ng Jerico ay mataba at mabunga, na 
nagdudulot ng malaking pasok ng buwis bilang 
resulta ng pangangalakal, at si Zaqueo, gaya ng 
ugali ng karamihan sa maniningil ng buwis, ay 
malamang na gumamit ng kuwestiyunableng mga 
pamamaraan may kaugnayan sa kaniyang posisyon 
upang malikom ang bahagi ng kaniyang bantog na 
kayamanan, sapagkat, sa katunayan ay “mayaman 
siya.”--Luc 19:1, 2, 8; tingnan ang MANININGIL NG Bu- 
WIS. 

Nang dumating si Jesus sa Jerico noong tagsibol 
ng 33 C.E., bago ito pumaroon sa Jerusalem at ma- 
matay, ninais ni Zaqueo na masulyapan ito, ngunit 
dahil maliit siya, hindi niya ito makita dahil sa pu- 
lutong. Kaya, pagtakbo niya patungo sa isang pu- 
westo sa harapan, may-kahusayan siyang nakaku- 
ha ng magandang puwesto sa pamamagitan ng 
pag-akyat sa isang puno. Siyempre pa, ang ipinaki- 
tang interes na ito ay nagpahanga kay Jesus, na 
nagsabi naman kay Zaqueo na makikituloy ito sa 
kaniya habang ito ay nasa Jerico. Gayunman, ang 
taong-bayan ay tumutol, na sinasabing nakikipag- 
kaibigan si Jesus sa mga makasalanan. Palibhasa'y 
nagpapakita na ng nagbagong saloobin, ipinahayag 
ni Zaqueo na isasauli niya nang makaapat na ulit 
ang anumang natamo niya nang di-makatarungan 


1411 


at na ibibigay niya sa dukha ang kalahati ng kani- 
yang mga pag-aari. Pagkatapos ay kinilala ni Jesus 
na ang sambahayan ni Zaqueo ay nakahanay na 
para sa kaligtasan. (Luc 19:3-10) Gayundin, sa pag- 
dalaw na ito kay Zaqueo, sinalita ni Jesus ang ilus- 
trasyon tungkol sa mga mina.---Luc 19:11-28. 


ZAREPAT [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “dalisayin”]. Isang bayan ng Fe- 
nicia na “sakop ng” Sidon noong mga araw ni Elias. 
Sa Zarepat ay pinagpakitaan ang propeta ng pagka- 
mapagpatuloy ng isang dukhang babaing balo, na 
ang harina at langis ay makahimalang tinustusan 
noong panahon ng isang malaking taggutom at na 
ang anak ay ibinangon ni Elias mula sa kamatayan 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. (1Ha 
17:8-24: Luc 4:25, 26) Nang maglaon ay nagsilbi 
itong palatandaan ng isang dulo ng dating teritor- 
yong Canaanita na inihulang magiging pag-aari ng 
mga Israelitang tapon. (Ob 20) Ang pangalan ay pi- 
nanatili sa pangalan ng Sarafand, mga 13 km (8 mi) 
sa TTK ng Sidon, bagaman ang sinaunang lokasyon 
ay maaaring malapit sa may baybayin ng Meditera- 
neo. 


ZARETAN. Ito ay unang binanggit sa Josue 3: 
16, kung saan iniulat ang makahimalang pagtigil ng 
tubig ng Jordan “doon sa Adan, na lunsod sa tabi ng 
Zaretan.” Nang maglaon, ayon sa rekord, ang mga 
kasangkapang tanso para sa templo ay hinulma sa 
Distrito ng Jordan, “sa moldeng luwad, sa pagitan 
ng Sucot at Zaretan.” (1Ha 7:46) Dahil sa luwad na 
makukuha sa Libis ng Jordan, naging posible ang 
gayong gawaing paghuhulma ng tanso sa lugar na 
ito. 

Yamang ang lugar ng Adan ay karaniwang ipina- 
palagay na nasa Tell ed-Damiyeh (sa S panig ng Jor- 
dan sa tapat ng pasukan patungo sa Wadi Far'ah) at 
yamang ang Sucot ay itinuturing na mga 13 km 
(8 mi) sa HHS ng Adan, ipinahihiwatig ng mga teks- 
tong ito na ang Zaretan ay nasa K panig ng Jordan 
di-kalayuan sa Adan at Sucot. Ang taluktok na may 
taas na 82 m (270 piye) na kilala bilang Qarn Sarta- 
beh, at tinatawag na “ang pangunahing palatanda- 
an ng libis ng Jordan,” ay iminumungkahi ng ilan 
bilang ang malamang na lokasyon ng Zaretan. (En- 
cyclopeedia Biblica, inedit ni T. Cheyne, London, 
1903, Tomo IV, tud. 5382) Ito ay nasa kabilang iba- 
yo ng Jordan mula sa Adan, sa pasukan patungo sa 
Wadi Far'ah. 

Gayunman, ang Qarn Sartabeh ay waring mahi- 
rap itugma sa deskripsiyon ng ikalimang adminis- 
tratibong distrito ni Solomon sa 1 Hari 4:12, na bu- 
manggit sa “Taanac at Megido at buong Bet-sean, 
na nasa tabi ng Zaretan sa ibaba ng Jezreel, mula 
sa Bet-sean hanggang sa Abel-mehola hanggang 


ZEBA 


sa pook ng Jokmeam.” Ang Qarn Sartabeh ay nasa 
mas gawing T pa kung ihahambing sa ibang mga 
lugar na nakatala sa 1 Hari 4:12 at wala sa “tabi” 
ng Bet-sean sa diwa na karatig nito. Sinikap ng The 
Jerusalem Bible na baguhin ang heograpikong pag- 
kakasunud-sunod ng mga lugar na nakatala sa 
1 Hari 4:12, at ang binanggit nito ay “buong Bet- 
sean sa ibaba ng Jezreel, mula sa Bet-sean hang- 
gang sa Abel Mehola, na nasa tabi ng Zaretan,” sa 
gayo'y iniugnay nito ang Zaretan sa Abel-mehola 
sa halip na sa Bet-sean. Gayunman, yamang ang 
sinasabi ng ulat ay “buong Bet-sean,” walang alin- 
langan na isang rehiyon ang tinutukoy nito at hin- 
di ang mismong lunsod ng Bet-sean. Kung ang 
Zaretan ay talagang may kaugnayan sa prominen- 
teng taluktok ng Qarn Sartabeh, maaaring saklaw 
ng rehiyon ng Bet-sean ang kapatagang libis sa pa- 
libot nito at bumabagtas ito patimog hanggang sa 
isang lugar na mula roo'y makikita na ang Zaretan, 
sa gayo'y nagsisilbing isang hiwalay ngunit kara- 
tig na rehiyon. 

Ang iba pang mga lugar na iminumungkahi para 
sa Zaretan ay nasa S ng Jordan at sa gayo'y wa- 
ring hindi tumutugma sa konteksto. Sa mga pag- 
huhukay sa isa sa mga iyon, ang Tell es-Sa'idiyeh, 
natuklasan ang napakaraming kagamitan na yari 
sa bronse (isang haluang metal na pangunahin 
nang binubuo ng tanso at lata), na maaaring mag- 
kumpirma sa lokasyon ng gawain ni Solomon na 
paghuhulma ng tanso sa kalakhang lugar na ito. 

Sa ulat ng 2 Cronica 4:17, na katulad ng ulat sa 
1 Hari 7:46, “Zereda" ang lumilitaw sa halip na Za- 
retan, anupat marahil ay ibang baybay iyon ng pa- 
ngalang ito. 


ZATU. Ninuno ng isang malaking pamilya na 
bumalik sa Jerusalem kasama ni Zerubabel noong 
537 B.C.E. (Ezr 2:1, 2, 8; Ne 7:13) Nang dumating 
si Ezra sa Jerusalem, pinaalis ng ilan sa mga inapo 
ng mga ito ang mga asawang banyaga na kinu- 
ha nila. (Ezr 10:10, 11, 27, 44) Di-nagtagal pag- 
katapos nito, isang kinatawan ng pamilyang ito, 
o ibang tao na nagngangalang Zatu, ang nagta- 
tak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan.”---Ne 9:38, 
10:1, 14. 


ZAYIN [1]. Ang ikapitong titik sa alpabetong 
Hebreo. Karaniwan nang katumbas ito ng titik In- 


gles na “z” at, sa Hebreo, masusumpungan ito sa 
pasimula ng bawat talata ng Awit 119:49-56. 


ZAZA. Isang anak ni Jonatan na kabilang sa 
mga inapo ni Jerameel sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:3-5, 
25:33: 


ZEBA [Hain]. Isang hari ng Midian na nakiba- 
hagi sa pagsiil sa Israel. Ipinapalagay na sina Zeba 


ZEBADIAS 


at Zalmuna ay mga tagapamahala sa loob ng pi- 
tong taon na ang Midian ay gumagawa ng mga 
paglusob sa Israel, anupat naninira ng mga bu- 
kid at nagdudulot ng karalitaan. (Huk 6:1-6) Sa 
isang di-tiniyak na panahon, pinatay rin nila ang 
ilang miyembro ng sambahayan ni Gideon.---Huk 
8:18, 19. 

Nang matalo ni Gideon ang kanilang hukbo na 
may 135,000 katao, nakatakas sina Zeba, Zalmuna, 
at ang 15,000 habang mainitan silang tinutugis at 
nakarating sila sa Karkor, na malayong distan- 
siya rin, ngunit doon ay muli silang natalo at 
nang bandang huli ay nabihag. Habang inaakay ni 
Gideon sina Zeba at Zalmuna pabalik bilang napa- 
hiyang mga bihag hanggang sa Sucot man la- 
mang, malamang na naipaalaala sa kanila ang 
kanilang mapaghambog na pananalita (o ang kapa- 
hayagan man lamang ng kanilang saloobin) na na- 
ingatan sa awit na ito: “Ariin natin ang mga tina- 
tahanang dako ng Diyos para sa ating sarili.” (Aw 
83:11, 12) Matapos nilang aminin na sila ang pu- 
matay sa kaniyang mga kapatid, si Gideon mismo 
ang pumatay sa dalawang Midianitang hari.---Huk 
8:4-21. 


ZEBADIAS [Ipagkaloob Nawa ni Jehova]. 

1. Isang Benjamita, anak o inapo ni Berias.--1Cr 
8:1, 15, 16. 

2. Isang Benjamita, anak o inapo ni Elpaal.--1ICr 
8:1, 17, 18. 

3. Isang Benjamitang mandirigma na sumama 
sa mga hukbo ni David sa Ziklag; anak ni Jeroham 
na mula sa Gedor.— 1Cr 12:1, 2, 7. 

4. Pamangkin ni Joab at pinuno ng ikaapat na bu- 
wanang karilyebong pangkat ng hukbo. Maaaring 
ipinahihiwatig ng kaniyang pagiging 'kasunod ng 
kaniyang amang si Asahel' na siya ang humalili 
sa katungkulan pagkaraang patayin si Asahel. (2Sa 
2:23) O kung ang mga buwanang grupong ito ay 
inorganisa pagkamatay ni Asahel, kung gayon ay 
maaaring mangahulugan na ginawang tagapangasi- 
wa si Zebadias sa isang pangkat na ipinangalan kay 
Asahel.--1Cr 27:1, 7; tingnan ang ASAHEL Blg. 1. 

5. Isang bantay ng pintuang-daan na kasangkot 
sa pag-oorganisa ni David ng Levitikong mga pagli- 
lingkod, anak ni Meselemias, isang Korahita.---1Cr 
26:1, 2. 

6. Isa sa mga Levita na noong ikatlong taon ni Je- 
hosapat, 934 B.C.E., ay isinugo upang magturo ng 
kautusan ni Jehova sa mga lunsod ng Juda.---2Cr 
17:7-9. 

7. Isang lider ng sambahayan ni Juda, anak ni Is- 
mael, na kasama sa mga inatasan ni Haring Jehosa- 
pat upang mangasiwa sa mga usapin sa batas.---2Cr 
19:8-11. 


1412 


8. Ulo ng sambahayan ni Sepatias sa panig ng 
ama. Si Zebadias, na anak ni Miguel, ay nanguna sa 
80 lalaki ng kaniyang sambahayan sa panig ng 
ama pabalik sa Jerusalem kasama ni Ezra noong 
468 B.C.E.--Ezr 8:1, 8. 

9. Isa sa mga saserdote ng sambahayan ni Imer 
na kasama sa mga pinatibay-loob ni Ezra na buwa- 
gin ang kanilang mga alyansa ukol sa pag-aasawa sa 
mga banyaga.--Ezr 10:19, 20. 


ZEBEDEO [posibleng mula sa salitang-ugat na 
Heb. na nangangahulugang “magkaloob"]. Ama ng 
mga apostol ni Jesus na sina Santiago at Juan. (Mat 
4:21, 22, 10:2: 26:37: Mar 3:17, 10:35, Luc 5:10, Ju 
21:2) Karaniwan nang ipinapalagay na si Salome ay 
asawa ni Zebedeo at kapatid ng ina ni Jesus na si 
Maria. Mangangahulugan ito na si Zebedeo ay na- 
ging tiyo ni Jesus dahil sa napangasawa nito ang ka- 
niyang tiya, at sina Santiago at Juan ay mga pinsan 
ni Jesus.---Mat 27:56: Mar 15:40: Ju 19:25; tingnan 
ang SALOME Blg. 1. 

Si Zebedeo ay may hanapbuhay na pangingisda 
sa Dagat ng Galilea at lumilitaw na naging maun- 
lad siya roon, sapagkat may mga taong upahan na 
gumagawang kasama niya. (Mar 1:16, 19, 20) Ang 
asawa niyang si Salome ay nakapaglingkod kay Je- 
sus sa pamamagitan ng materyal na mga bagay. 
(Mar 15:40, 41) Kaya bagaman walang pahiwatig 
na si Zebedeo mismo ay sumunod kay Kristo, ma- 
layang nagawa iyon ng kaniyang pamilya.---Mat 
20:20. 


ZEBIDA [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “magkaloob"”]. Isang asawa o babae ni 
Haring Josias at ina ni Haring Jehoiakim. Si Zebida 
ay anak ni Pedaias na mula sa Ruma.--2Ha 23: 
34, 36. 


ZEBINA [Natamo [samakatuwid nga, binili]. 
Isang anak ni Nebo na nabuhay pagkaraan ng pag- 
katapon. Si Zebina at ang anim sa kaniyang mga ka- 
patid ay nag-asawa ng mga babaing banyaga ngu- 
nit nagpaalis sa mga ito, ayon sa payo ni Ezra.---Ezr 
10:43, 44. 


ZEBOIIM. Isang lugar na binanggit may ka- 
ugnayan sa hangganan ng teritoryong Canaani- 
ta. (Gen 10:19) Ang Zeboiim ay isa sa limang 
estadong-lunsod ng Distrito na naghimagsik pag- 
katapos ng 12-tadng pamumuno sa kanila ni Kedor- 
laomer. Ang hari nitong si Semeber ay nakipag- 
sanib-puwersa sa mga tagapamahala ng Sodoma, 
Gomorra, Adma, at Bela (Zoar). Lumilitaw na ang 
mga ito ay nalupig ni Kedorlaomer at ng kaniyang 
tatlong kakampi sa Mababang Kapatagan ng Sidim. 
Sa pagkatalong ito, si Lot ay nabihag. At noong da- 


1413 


kong huli, natalo naman ni Abraham ang mga su- 
malakay. (Gen 14:1-16) Kabilang ang Zeboiim sa 
balakyot na mga lunsod ng Distrito na pinuksa ni 
Jehova kasama ng Sodoma at Gomorra. (Gen 19:24, 
25; Deu 29:22, 23; Os 11:8) Hindi alam kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito. Sa ngayon, naniniwa- 
la ang maraming iskolar na ang orihinal na lugar 
nito ay nasa ilalim na ng Dagat na Patay. Bagaman 
kamakailan, may mga nagsasabi na ang mga guho 
ng lunsod ay maiuugnay sa isang lugar na nasa ka- 
habaan ng isang wadi sa dakong TS ng Dagat na 
Patay. 


ZEBOIM [Mga Hayina]. 

1. Isang libis sa teritoryo ng Benjamin, malapit sa 
Micmash. Noong mga araw ni Haring Saul, isang 
pangkat ng mga mananamsam na Filisteo ang lu- 
malabas mula sa Micmash at “lumiliko sa daan na 
patungo sa hangganan na nakaharap sa libis ng Ze- 
boim, sa dakong ilang.” (1Sa 13:16-18) Bagaman di- 
matiyak ang lokasyon nito, maaaring ang libis ng 
Zeboim ay ang Wadi Abu Daba' (nangangahulu- 
gang “Libis ng Ama ng mga Hayina") na mga 10 km 
(6 na mi) sa STS ng Micmash at mga 13 km (8 mi) 
sa SHS ng Jerusalem. 

2. Isang bayan na tinirahan ng mga Benjamita 
pagkabalik nila mula sa pagkatapon sa Babilonya. Bi- 
nanggit ito sa pagitan ng Hadid at Nebalat at kasa- 
ma ng Lod (Lida). (Ne 11:31, 34, 35) Hindi na alam 
sa ngayon kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 


ZEBUL [Pagpaparaya: o, posible, Marangal na 
Tahanan (Tirahan)]. Isang komisyonado ng lunsod 
ng Sikem, tagasuporta ng anak ni Gideon na si Abi- 
melec. Nang ang isang nagngangalang Gaal at ang 
mga kapatid nito ay pumaroon sa Sikem at mag- 
tangkang sulsulan ang lunsod laban kay Abimelec, 
ipinagbigay-alam ito ni Zebul kay Abimelec at nang 
maglaon ay hinamon niyang makipaglaban ang 
mapaghimagsik na lider na si Gaal upang patuna- 
yan nito ang kaniyang ipinaghahambog. Natalo ang 
mapaghimagsik na mga Sikemita at pinalayas ni 
Zebul si Gaal at ang mga kapatid nito mula sa lun- 
sod.---Huk 9:26-41. 


ZEBULON [Pagtitiis: o, posible, Marangal na Ta- 
hanan (Tirahan)]. 

1. Ang ikaanim na anak ng asawa ni Jacob na si 
Lea. Bilang ang asawa na hindi gaanong iniibig, lub- 
hang ikinalugod ni Lea ang kapanganakan ng bata. 
Ipinahihiwatig ng pangalang ibinigay niya sa bata 
na umaasa siyang bubuti ang kaniyang katayuan 
kay Jacob. Bumulalas si Lea: “Sa wakas ay pagtitii- 
san ako ng aking asawa, sapagkat nanganak ako sa 
kaniya ng anim na lalaki.” (Gen 30:20, 35:23, Exo 
1:1-3, 1Cr 2:1) Nang maglaon, si Zebulon ay nagka- 


ZEBULON 


anak ng tatlong lalaki---sina Sered, Elon, at Jahleel. 
(Gen 46:14) Isang malayong inapo ni Zebulon na ka- 
pangalan ng isa sa tatlong anak na ito, si Elon, ang 
naglingkod bilang isang hukom sa Israel.--Huk 12: 
11, 12. 

2. Ang pangalang Zebulon ay tumutukoy rin sa 
tribong nagmula sa kaniya sa pamamagitan ng ka- 
niyang tatlong anak. Mga isang taon pagkatapos na 
mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin 
sa Ehipto, ang matitipunong lalaki ng tribong ito na 
mula 20 taong gulang pataas ay may bilang na 
57,400. (Bil 1:1-3, 30, 31) Ipinakikita naman ng ika- 
lawang sensus na kinuha noong pagtatapos ng 40- 
taong pagpapagala-gala ng Israel sa ilang na ang bi- 
lang ng mga rehistradong lalaki ay dumami nang 
3,100.--Bil 26:26, 27. 

Sa ilang, ang tribo ni Zebulon, na katabi ng mga 
tribo nina Juda at Isacar, ay nagkampo sa S panig 
ng tabernakulo. Ang tatlong-tribong pangkat na ito 
ang una sa pagkakasunud-sunod ng paghayo. Si 
Eliab na anak ni Helon ang naging pinuno ng hukbo 
ng Zebulon.--Bil 1:9; 2:3-7, 7:24, 10:14-16. 

Mana ng Tribo. Tungkol sa mana ng tribo ni 
Zebulon, sinabi ng patriyarkang si Jacob noong 
mamamatay na siya: “Si Zebulon ay tatahan sa 
tabi ng baybay-dagat, at siya ay malalagay sa tabi 
ng baybayin na dinadaungan ng mga barko: at ang 
kaniyang dulong bahagi ay magiging sa dakong Si- 
don.” (Gen 49:13) Yamang ang Sidon ay nasa ga- 
wing H ng Israel at yamang ang teritoryo ng Ze- 
bulon ay magiging sa dakong Sidon, ang lokasyon 
ng teritoryo ng Zebulon ay sa hilaga. Bagaman 
hindi aktuwal na kahangga ng dagat, ang lugar na 
iniatas sa Zebulon ay nasa pagitan ng Dagat ng 
Galilea sa S at ng Mediteraneo sa K kung kaya ma- 
daling makaparoon ang mga Zebulonita sa dala- 
wang katubigang ito. Sa gayon ay magiging mada- 
li sa kanila ang makipagkalakalan, na maaaring 
siyang ipinahihiwatig ng pagpapalang binigkas ni 
Moises: “Magsaya ka, O Zebulon, sa iyong pagla- 
bas.”--Deu 33:18. 

Noong panahong binabaha-bahagi ang Lupang 
Pangako mula sa Shilo, ang ikatlong palabunot ay 
napunta sa Zebulon. (Jos 18:8: 19:10-16) Si Elisapan 
na anak ni Parnac, ang inatasan-ng-Diyos na kina- 
tawan ng tribo ni Zebulon, ay tumulong sa pagha- 
hati-hati ng lupain. (Bil 34:17, 25) Nang maitatag na 
ang mga hangganan ng mga teritoryo, ang Zebulon 
ay napalilibutan ng Aser (Jos 19:24, 27), Neptali (Jos 
19:32-34), at Isacar. 

Ang ilang lunsod ng mga Levita ay nasa teritoryo 
ng Zebulon. (Jos 21:7, 34, 35; 1Cr 6:63, 77) Sa isa sa 
mga ito, sa Nahalol (Nahalal), ay hindi napalayas ng 
mga Zebulonita ang mga Canaanita, gaya rin ng 
nangyari sa lunsod ng Kitron.---Huk 1:30. 


ZEBULONITA 


Namumukod-Tanging mga Mandirigma. Ang 
tribo ni Zebulon ay pinanggalingan ng magigiting na 
mandirigma. Sampung libong lalaki mula sa Neptali 
at Zebulon ang tumugon sa panawagan ni Barak na 
makipaglaban sa mga hukbong pinangungunahan ni 
Sisera. (Huk 4:6, 10) Pagkatapos ng tagumpay, sina 
Barak at Debora ay umawit: “Ang Zebulon ay isang 
bayan na humamak sa kanilang mga kaluluwa hang- 
gang sa punto ng kamatayan.” (Huk 5:18) Kabilang 
sa mga sumuporta kay Barak ang mga Zebulonita na 
“humahawak ng kasangkapan ng eskriba,” maliwa- 
nag na mga lalaking nangangasiwa sa pagbilang at 
pagtatala ng mga mandirigma. (Huk 5: 14: ihambing 
ang 2Ha 25:19: 2Cr 26:11.) Mayroon ding mga Zebu- 
lonita na pumaroon kay Hukom Gideon bilang tugon 
sa kaniyang panawagan ukol sa mga mandirigma. 
(Huk 6:34, 35) Kabilang sa mga tagasuporta ni Da- 
vid ang 50,000 Zebulonita, mga lalaking matapat 
na hindi ‘salawahan ang puso.” (1Cr 12:33, 38-40) 
Noong panahon ng paghahari ni David, maliwanag 
na nagkaroon ng malaking bahagi ang mga Zebulo- 
nita sa pagsupil sa mga kaaway ng Israel.--Aw 
68:27. 

Saloobin sa Tunay na Pagsamba. Sa huling 
kalahatian ng ikawalong siglo B.C.E., may mga in- 
dibiduwal mula sa tribo ni Zebulon na nagpakum- 
baba at tumugon sa paanyaya ng Judeanong si 
Haring Hezekias na dumalo sa pagdiriwang ng Pas- 
kuwa sa Jerusalem. (2Cr 30:1, 10, 11, 18, 19) Pag- 
karaan ng maraming siglo, bilang katuparan ng 
hula ni Isaias (Isa 9:1, 2), si Kristo Jesus ay nanga- 
ral sa teritoryo ng sinaunang Zebulon at maliwa- 
nag na nakasumpong doon ng mga taong handang 
makinig.---Mat 4:13-16. 

Tinukoy sa mga Pangitain. Sa pangitain ni 
Ezekiel, ang atas na lupain ng Zebulon ay nasa pa- 
gitan ng Isacar at Gad (Eze 48:26, 27), at ang isa sa 
mga pintuang-daan ng lunsod na “Si Jehova Mis- 
mo ay Naroroon” ay pinanganlang Zebulon. (Eze 
48:33, 35) Sa pangitain ng apostol na si Juan, nari- 
nig niya na 12,000 ang tinatakan mula sa (espiritu- 
wal na) tribo ni Zebulon.---Apo 7:4, 8. 


ZEBULONITA [Ni (Kay) Zebulon]. Isang mi- 
yembro ng tribo ni Zebulon. (Bil 26:26, 27) Si Hu- 
kom Elon ay isang Zebulonita.--Huk 12:11, 12. 


ZEDAD. Isang lugar sa hilagaang hangganan 
ng Israel. (Bil 34:8, Eze 47:15) Ipinapalagay na ito ay 
ang Sadad, na mga 105 km (65 mi) sa HS ng Da- 
masco. 


ZEDEKIAS |Si Jehova ay Katuwiran]. 

1. “Anak ni Kenaana": isang bulaang propeta na 
nagbigay-katiyakan kay Haring Ahab na magtata- 
gumpay ito sa pagsisikap nitong agawin ang Ramot- 
gilead mula sa mga Siryano. Si Zedekias ay “guma- 


1414 


wa para sa kaniyang sarili ng mga sungay na bakal” 
upang ilarawan na itutulak ni Ahab ang mga Sirya- 
no tungo sa kanilang pagkalipol. Pagkatapos nito, 
nang ang tunay na propeta ni Jehova na si Micaias 
ay humula ng kapahamakan para kay Ahab, sinam- 
pal ni Zedekias sa pisngi si Micaias.---1Ha 22:11, 23, 
24: 2Cr 18:10, 22, 23. 

2. Isang prinsipe noong panahon ni Haring Je- 
hoiakim.---Jer 36:12. 

3. “Anak ni Maaseias”: isang mapangalunya at si- 
nungaling na propeta na kabilang sa mga tapon sa 
Babilonya. Inihula ng propeta ni Jehova na si Jere- 
mias na iihawin ni Haring Nabucodonosor sa apoy si 
Zedekias at ang kasamahan nitong si Ahab.---Jer 
29:21-23. 

4. Anak ni Josias sa kaniyang asawang si Hamu- 
tal, huli sa mga Judeanong hari na naghari sa Je- 
rusalem. Nang gawin siyang basalyong hari, ang 
kaniyang pangalang Matanias ay pinalitan ng Babi- 
lonyong si Haring Nabucodonosor at ginawang Ze- 
dekias. Sa panahon ng 11 taon ng kaniyang pagha- 
hari, si Zedekias ay “patuloy na gumawa ng masama 
sa paningin ni Jehova.'--2Ha 24:17-19: 2Cr 36:10- 
12; Jer 37:1: 52:1, 2. 

Sa 1 Cronica 3:15, si Zedekias ay nakatala bilang 
ang “ikatlo” sa mga anak ni Josias. Bagaman ang to- 
too ay ikaapat na anak siya ayon sa pagkakasunud- 
sunod ng kapanganakan (ihambing ang 2Ha 23:30, 
31; 24:18, Jer 22:11), dito ay maaaring inilagay 
siyang una sa kaniyang tunay na kapatid na si Sa- 
lum (Jehoahaz) dahil mas matagal siyang nama- 
hala. 

Nang ang kaniyang ama, si Haring Josias, ay 
masugatan ng ikamamatay sa pagtatangkang paa- 
trasin ang mga hukbong Ehipsiyo sa ilalim ni Para- 
on Necoh sa Megido (mga 629 B.C.E.), si Zedekias 
ay mga siyam na taong gulang, o mas matanda 
nang mga tatlong taon sa kaniyang pamangking si 
Jehoiakin. Nang panahong iyon, ang tunay na ka- 
patid ni Zedekias, ang 23-tadng-gulang na si Jeho- 
ahaz, ay ginawa ng bayan na maging kanilang 
hari. Tatlong buwan lamang ang itinagal ng pama- 
mahala ni Jehoahaz, sapagkat inalis siya ni Paraon 
Necoh sa pagiging hari, anupat inihalili sa kaniya si 
Eliakim (na binago ang pangalan tungo sa Jehoia- 
kim), ang 25-ta6ng-gulang na kapatid sa ina nina 
Jehoahaz at Zedekias. Pagkamatay ng kaniyang 
amang si Jehoiakim, si Jehoiakin ay nagsimulang 
mamahala bilang hari. Lumilitaw na nang pana- 
hong iyon ay kinukubkob ng mga hukbong Babi- 
lonyo sa ilalim ni Haring Nabucodonosor ang Jeru- 
salem. Pagkatapos maghari nang tatlong buwan at 
sampung araw, si Jehoiakin ay sumuko sa hari 
ng Babilonya (617 B.C.E.).--2Ha 23:29-24:12, 2Cr 
35:20-36: 10. 


1415 


Unang mga Taon ng Paghahari. Pagkatapos 
nito, inilagay ni Nabucodonosor si Zedekias sa tro- 
no sa Jerusalem at pinanumpa ito sa pangalan ni 
Jehova. Ang sumpang iyon ay umuubliga kay Ze- 
dekias na maging isang matapat na basalyong 
hari.--2Cr 36:10, 11: Eze 17:12-14: ihambing ang 
2Cr 36:13. 

Maliwanag na maaga pa sa paghahari ni Zede- 
kias ay dumating ang mga mensahero mula sa 
Edom, Moab, Ammon, Tiro, at Sidon, marahil ay 
may intensiyon na hikayatin si Zedekias na suma- 
ma sa kanila sa isang koalisyon laban kay Ha- 
ring Nabucodonosor. (Jer 27:1-3; ang pagtukoy kay 
Jehoiakim sa talata 1 sa halip na kay Zedekias ay 
maaaring isang pagkakamali ng tagakopya: ting- 
nan ang tlb sa Rbi8.) Hindi isinisiwalat ng Kasula- 
tan kung ano talaga ang naisagawa ng mga men- 
sahero. Posibleng hindi nagtagumpay ang kanilang 
misyon, yamang hinimok ni Jeremias si Zede- 
kias at ang mga sakop nito na manatiling mapag- 
pasakop sa hari ng Babilonya at nagharap din 
ng mga pamatok sa mga mensahero bilang sagi- 
sag na dapat ding magpasakop kay Nabucodonosor 
ang mga bansa na kanilang pinanggalingan.---Jer 
27:2-22. 

Maaga pa rin sa kaniyang paghahari ay isinugo 
ni Zedekias (sa isang kadahilanang hindi binanggit 
sa Bibliya) sina Elasa at Gemarias sa Babilonya. 
Kung ang insidente ay inihaharap ayon sa kronolo- 
hikal na pagkakasunud-sunod, papatak ito sa ikaa- 
pat na taon ng paghahari ni Zedekias.--Jer 28: 
1, 16, 17, 29:1-3. 

Si Zedekias ay personal na pumaroon sa Babilo- 
nya noong ikaapat na taon ng kaniyang paghaha- 
ri. Malamang na ito ay sa layuning maghandog 
ng tributo at sa gayon ay magbigay-katiyakan 
kay Nabucodonosor hinggil sa kaniyang patuloy na 
pagkamatapat bilang isang basalyong hari. Sa pag- 
kakataong iyon ay sinamahan si Zedekias ng kani- 
yang pinunong tagapangasiwa na si Seraias, na 
siyang pinagkatiwalaan ng propetang si Jeremias 
ng isang balumbon na nagsasaad ng kahatulan ni 
Jehova laban sa Babilonya.---Jer 51:59-64. 

Pagkaraan ng mga isang taon, si Ezekiel ay nag- 
simulang maglingkod bilang isang propeta sa gitna 
ng mga Judiong tapon sa Babilonia. (Eze 1:1-3, 
ihambing ang 2Ha 24:12, 17.) Noong ikaanim na 
buwan ng ikaanim na taon ni Zedekias bilang hari 
(612 B.C.E.), nakakita si Ezekiel ng isang pangitain 
na nagsiwalat sa idolatrosong mga gawain, kalakip 
ang pagsamba sa diyos na si Tamuz at sa araw, na 
isinasagawa sa Jerusalem.---Eze 8:1-17. 

Naghimagsik Laban kay Nabucodonosor. 
Pagkaraan ng mga tatlong taon (mga 609 B.C.E.), 
salungat sa salita ni Jehova sa pamamagitan ni Je- 


ZEDEKIAS 


remias at sa sumpa na binitiwan mismo ng hari sa 
pangalan ni Jehova, si Zedekias ay naghimagsik la- 
ban kay Nabucodonosor at nagsugo sa Ehipto para 
sa tulong na pangmilitar. (2Ha 24:20, 2Cr 36:13, 
Jer 52:3, Eze 17:15) Nagbunga ito ng pagparoon ng 
mga hukbong Babilonyo sa ilalim ni Nabucodono- 
sor laban sa Jerusalem. Ang pagkubkob sa lunsod 
ay nagsimula “nang ikasiyam na taon, nang ika- 
sampung buwan, noong ikasampung araw ng bu- 
wan."--Eze 24:1-6. 

Maaaring sa pasimula ng pagkubkob na ito isi- 
nugo ni Zedekias “si Pasur na anak ni Malkias 
at si Zefanias na anak ni Maaseias, ang saserdo- 
te,” kay Jeremias upang mag-usisa kay Jehova 
kung uurong si Nabucodonosor mula sa Jerusalem. 
Ang salita ni Jehova sa pamamagitan ni Jere- 
mias ay nagsabing makararanas ang lunsod at ang 
mga tumatahan doon ng kapahamakan sa mga ka- 
may ng mga Babilonyo. (Jer 21:1-10) Lumilitaw na 
pagkatapos nito, si Jeremias, bilang pagsunod sa 
utos ng Diyos, ay personal na pumaroon kay Zede- 
kias upang ipaalam sa kaniya na ang Jerusalem ay 
wawasakin at na ang hari ay dadalhin sa Babi- 
lonya, upang doon mamatay nang payapa.--Jer 
34:1-7. 

Sa loob ng kinukubkob na Jerusalem, minarapat 
ni Zedekias at ng kaniyang mga prinsipe na kumi- 
los upang makasunod sa kautusan ni Jehova at 
matamo ang Kaniyang lingap. Bagaman hindi iyon 
ang taon ng Jubileo, gumawa sila ng isang tipan na 
palayain ang kanilang mga aliping Hebreo mula sa 
pagkaalipin. Nang maglaon ay sinira nila ang ti- 
pang ito sa pamamagitan ng pang-aalipin doon sa 
mga pinalaya na nila. (Jer 34:8-22) Lumilitaw na 
naganap ito nang panahong dumating ang isang 
hukbong militar mula sa Ehipto upang ipagtanggol 
ang Jerusalem, anupat pansamantalang itinigil ng 
mga Babilonyo ang pagkubkob upang harapin ang 
banta ng Ehipto. (Jer 37:5) Maliwanag na dahil na- 
niniwalang matatalo ang mga Babilonyo at hin- 
di makakayanan ng mga ito na ipagpatuloy ang 
pagkubkob, nadama niyaong mga nagpalaya ng 
mga inaliping Hebreo na wala nang panganib at sa 
gayon ay muling kumuha ng mga pinalayang ali- 
ping Hebreo upang alipinin. 

Noong mga panahong iyon, isinugo ni Zedekias 
“si Jehucal na anak ni Selemias at si Zefanias na 
anak ni Maaseias na saserdote kay Jeremias na 
propeta” taglay ang kahilingan na manalangin ang 
propeta kay Jehova para sa bayan, maliwanag na 
upang hindi dumating ang inihulang pagkawasak 
ng Jerusalem. Ngunit ipinakita ng sagot ni Jehova, 
na inihatid ni Jeremias, na ang kahatulan ng Diyos 
ay hindi pa rin nagbabago. Babalik ang mga Caldeo 
at wawasakin ang Jerusalem.---Jer 37:3-10. 


ZEEB 


Nang maglaon, nang ipasiya ni Jeremias na 
umalis sa Jerusalem upang pumaroon sa Benja- 
min, sinunggaban siya sa Pintuang-daan ng Benja- 
min at may-kabulaanang inakusahan ng pagkam- 
pi sa mga Caldeo. Bagaman itinanggi ni Jeremias 
ang paratang, hindi siya pinakinggan ni Irias, ang 
opisyal na nangangasiwa, kundi dinala nito ang 
propeta sa mga prinsipe. Humantong ito sa pagka- 
bilanggo ni Jeremias sa bahay ni Jehonatan. Pag- 
kalipas ng mahabang panahon at maliwanag na 
muli na namang kinukubkob ng mga Babilonyo 
ang Jerusalem, ipinasundo ni Zedekias si Jeremias. 
Bilang tugon sa pagtatanong ng hari, sinabi ni Je- 
remias kay Zedekias na ibibigay ito sa mga kamay 
ng hari ng Babilonya. Nang makiusap si Jeremias 
na huwag siyang ibalik sa bahay ni Jehonatan, ipi- 
nagkaloob ni Zedekias ang kahilingan nito at iniu- 
tos na ilagay ito sa pag-iingat sa Looban ng Ban- 
tay.--Jer 37:11-21, 32:1-5. 

Ang pagiging isang napakahinang tagapamaha- 
la ni Zedekias ay ipinahihiwatig ng bagay na, nang 
sa kalaunan ay hilingin ng mga prinsipe na ipapa- 
tay si Jeremias dahil diumano'y pinahihina nito 
ang loob ng kinukubkob na bayan, sinabi ni Zede- 
kias: “Narito! Siya ay nasa inyong mga kamay. Sa- 
pagkat sa anumang bagay ay hindi makapananaig 
ang hari laban sa inyo.” Ngunit pagkatapos naman 
nito ay ipinagkaloob ni Zedekias ang kahilingan ni 
Ebed-melec na sagipin si Jeremias at iniutos na 
magsama si Ebed-melec ng 30 lalaki upang tumu- 
long sa bagay na ito. Nang maglaon ay muling 
nakipag-usap nang sarilinan si Zedekias kay Jere- 
mias. Binigyang-katiyakan niya ang propeta na 
hindi niya ito papatayin ni ibibigay man sa kamay 
niyaong mga naghahangad ng kamatayan nito. 
Ngunit natakot si Zedekias sa pagganti ng mga 
Judio na kumampi sa mga Caldeo kung kaya hindi 
niya pinakinggan ang kinasihang payo ni Jere- 
mias na sumuko sa mga prinsipe ng Babilonya. 
Bilang karagdagang pagpapamalas ng kaniyang 
takot, hiniling ng hari na huwag isiwalat ni Jere- 
mias sa mapaghinalang mga prinsipe kung ano 
ang kanilang pinag-usapan nang sarilinan.---Jer 
38:1-28. 

Pagbagsak ng Jerusalem. Nang dakong huli 
(607 B.C.E.), “nang ikalabing-isang taon ni Zede- 
kias, nang ikaapat na buwan, noong ikasiyam na 
araw ng buwan,” ang Jerusalem ay napasok. Nang 
kinagabihan ay tumakas si Zedekias at ang mga la- 
laking mandirigma. Nang maabutan sa mga di- 
syertong kapatagan ng Jerico, dinala si Zedekias 
kay Nabucodonosor sa Ribla. Ang mga anak ni 
Zedekias ay pinatay sa paningin nito. Yamang si 
Zedekias ay mga 32 taong gulang lamang nang 
panahong iyon, tiyak na hindi pa gaanong katan- 


1416 


daan ang mga batang ito. Matapos masaksihan ang 
pagkamatay ng kaniyang mga anak, si Zedekias ay 
binulag, iginapos ng mga pangaw na tanso, at di- 
nala sa Babilonya, kung saan siya namatay sa 
bahay-kulungan.--2Ha 25:2-7; Jer 39:2-7: 44:30, 
52:6-11, ihambing ang Jer 24:8-10, Eze 12:11-16, 
21:25-27. 

5. Anak ni Jeconias (Jehoiakin) ngunit lumili- 
taw na hindi isa sa pito na ipinanganak sa kaniya 
habang isang bilanggo sa Babilonya.---1Cr 3: 16-18. 

6. Isang saserdote o ang ninuno ng isang saser- 
dote na kabilang sa mga nagpatotoo sa pamamagi- 
tan ng tatak sa “mapagkakatiwalaang kaayusan” na 
binuo noong panahon ng pagkagobernador ni Nehe- 
mias.--Ne 9:38, 10:1, 8. 


ZEEB [Lobo]. Isang prinsipe ng Midian na ka- 
bilang sa mga hukbong tinalo ni Gideon at ng mga 
Israelita. Pagkatapos ng kanilang unang pagka- 
talo, si Zeeb at ang kaniyang kapuwa prinsipe 
na si Oreb ay tumakas, ngunit nabihag sila at pina- 
tay ng mga Efraimita. Ang tangkeng pang-alak 
kung saan pinatay si Zeeb ay tinawag ayon sa ka- 
niyang pangalan.--Huk 6:33, 7:23-25; 8:1-3, Aw 
83:11. 


ZEFANIAS [Ikinubli (Iningatan) ni Jehova]. 

1. Isang Levita sa linya ng angkan mula kay Ko- 
hat hanggang kina Samuel at Heman.---1Cr 6:33-38. 

2. Isang propeta ni Jehova sa Juda noong maa- 
gang bahagi ng paghahari ni Josias, manunulat ng 
aklat na nagtataglay ng kaniyang pangalan. Si Zefa- 
nias ay posibleng isang apo sa talampakan ni Ha- 
ring Hezekias.--Zef 1:1, tingnan ang ZEFANIAS, AK- 
LAT NG. 

3. Isa sa mga pangunahing saserdote noong hu- 
ling dekada ng kaharian ng Juda, anak ni Maaseias. 
Si Zefanias ay makalawang ulit na isinugo ni Zede- 
kias kay Jeremias, una ay upang itanong kay Jeho- 
va kung ano ang mangyayari sa Juda at nang da- 
kong huli ay upang hilingan ito na manalangin para 
sa kanila. (Jer 21:1-3, 37:3) Mula sa isang bulaang 
propeta sa Babilonya ay nakatanggap si Zefanias ng 
isang liham na humihimok sa kaniya na sawayin si 
Jeremias, ngunit sa halip na sumunod, binasa ni Ze- 
fanias ang liham kay Jeremias, na sumulat naman 
ng tugon ni Jehova. (Jer 29:24-32) Pagkatapos ng 
pagbagsak ng Jerusalem, si Zefanias, na noon ay 
ikalawang saserdote sa ilalim ni Seraias, ay dinala 
kay Nabucodonosor sa Ribla at pinatay.---Jer 52:24, 
26, 27: 2Ha 25:18, 20, 21. 

4. Ama ni Josias, o Hen, na nabuhay pagkaraan 
ng pagkatapon at nag-abuloy ng mahahalagang me- 
tal upang gawing korona para sa mataas na saserdo- 
teng si Josue.---Zac 6:10, 11, 14. 


1417 


ZEFANIAS, AKLAT NG. Ang aklat na ito 
ng Hebreong Kasulatan ay naglalaman ng salita ni 
Jehova sa pamamagitan ng kaniyang propetang si 
Zefanias. Isinagawa ni Zefanias ang kaniyang gawa- 
ing panghuhula noong mga araw ng Judeanong si 
Haring Josias (659-629 B.C.E.). (Zef. 1:1) Noong ika- 
12 taon ng paghahari ni Josias, nang siya ay mga 
20 taong gulang, pinasimulan ng hari ang isang 
malawakang kampanya laban sa idolatriya, at mula 
noong ika-18 taon ng kaniyang pamamahala hang- 
gang noong magwakas ito, ang kaniyang mga sakop 
ay 'hindi lumihis mula sa pagsunod kay Jehova.” 
(2Cr 34:3-8, 33) Samakatuwid, yamang binabanggit 
ng aklat ng Zefanias na masusumpungan noon sa 
Juda ang mga saserdote ng mga banyagang diyos 
at ang pagsamba kay Baal at sa mga bagay sa kala- 
ngitan, makatuwirang ipalagay na isinulat ito bago 
simulan ni Josias ang kaniyang mga reporma noong 
mga 648 B.C.E.- -Zef 1:4, 5. 

Laganap sa Juda ang idolatriya, karahasan, at 
panlilinlang nang magsimulang manghula si Zefa- 
nias. Marami ang nagsasabi sa kanilang puso: “Si Je- 
hova ay hindi gagawa ng mabuti, at hindi siya ga- 
gawa ng masama.” (Zef 1:12) Ngunit nilinaw ni 


ZEFANIAS, AKLAT NG 


Zefanias sa kaniyang panghuhula na lalapatan ni Je- 
hova ng paghihiganti ang mga nagkasala na hindi 
nagsisisi. (1:3-2:3, 3:1-5) Sasapit ang kaniyang mga 
kahatulan hindi lamang sa Juda at Jerusalem kundi 
pati sa iba pang mga bayan---sa mga Filisteo, mga 
Ammonita, mga Moabita, mga Etiope, at mga Asir- 
yano.—2:4-15. 

Malamang na ang hula ni Zefanias ay lalo nang 
nakaaliw sa mga nagsisikap na maglingkod kay Je- 
hova at lubhang napipighati dahil sa karima-rima- 
rim na mga gawain ng mga tumatahan sa Jerusa- 
lem, kabilang na ang tiwaling mga prinsipe, mga 
hukom, at mga saserdote. (Zef 3:1-7) Yamang tiyak 
na pinananabikan ng mga taong wastong nakaayon 
ang paglalapat ng kahatulan ng Diyos laban sa mga 
balakyot, maliwanag na patungkol sa kanila ang 
mga salitang: “'Patuloy kayong maghintay sa akin,' 
ang sabi ni Jehova, 'hanggang sa araw ng aking 
pagbangon ukol sa pangangamkam, sapagkat ang 
aking hudisyal na pasiya ay ang tipunin ang mga 
bansa, ang pisanin ko ang mga kaharian, upang 
ibuhos sa kanila ang aking pagtuligsa, ang aking bu- 
ong nag-aapoy na galit.” (3:8) Sa dakong huli, iba- 
baling ni Jehova ang kaniyang lingap sa nalabi ng 
kaniyang bayang Israel, anupat isasauli sila mula sa 


MGA TAMPOK NA BAHAGI NG ZEFANIAS 


Mga mensahe ng kahatulan ng Diyos laban sa Juda at Jerusa- 
lem, gayundin sa iba pang mga bansa: naglalaman din ng pa- 
talastas hinggil sa pagsasauli ng Jerusalem 

Isinulat ni Zefanias noong maagang bahagi ng paghahari ni Jo- 
sias, bago nito simulan ang kaniyang mga reporma noong 
mga 648 B.C.E. 


Ang araw ng paghatol ni Jehova ay malapit na (1:1- 

2:3) 

Papawiin ni Jehova ang lahat ng bagay mula sa ibabaw ng 
lupa 

Lilipulin ang lahat ng nasa Juda at Jerusalem na nag- 
sasagawa ng idolatriya, nanunumpa kay Jehova at sa 
pamamagitan ng isang huwad na diyos, tumatalikod sa 
paglilingkod kay Jehova, o hindi humahanap sa kaniya 

Kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin ang mga prinsipe, 
mga taong mararahas, at mga manlilinlang makikita ng 
lahat ng mga nag-aakalang hindi kikilos si Jehova sa ika- 
bubuti o sa ikasasama na ang kanilang kayamanan at 
pag-aari ay mauuwi sa wala 

Ang araw ni Jehova ay dumarating, isang araw ng poot: pi- 
lak man o ginto ay hindi makapaglalaan ng pagtakas 

Dapat hanapin ng maaamo sa lupa si Jehova, gayundin 
ang kaamuan at katuwiran, baka sakaling makubli sila sa 
araw ng kaniyang galit 

Kaparusahan sa mga karatig-bayan ng Juda at sa 

mas malayong Etiopia at Asirya (2:4-15) 

Ang mga Filisteo ay pupuksain, ang Moab ay magiging ti- 
wangwang na gaya ng Sodoma, at ang Ammon ay magi- 


ging gaya ng Gomorra dahil sa pandurusta nito sa bayan 
ni Jehova 


Mabubuwal ang mga Etiope sa pamamagitan ng tabak, wa- 
wasakin ang Asirya, gigibain ang Nineve at aariin ng ma- 
lilap na hayop ang mga guho nito 

Ang paghihimagsik at katiwalian ng Jerusalem 

(3:1-7) 

Ang mapaniil na lunsod, ang Jerusalem, ay nakatakda ring 
hatulan: hindi ito nagtiwala kay Jehova ni lumapit man 
sa kaniya, ang mga prinsipe, mga hukom, mga propeta, 
at mga saserdote sa lunsod ay pawang gumawi nang 
may katiwalian sa halip na gamitin ang kanilang implu- 
wensiya sa ikabubuti 

Ang taong-bayan ay hindi natakot kay Jehova ni nagbago 
man ng kanilang mga lakad kahit pagkatapos nilang ma- 
saksihan ang paghatol niya sa ibang mga bansa 

Ang pagbubuhos ng galit ni Jehova at ang pagsasau- 

li sa isang nalabi (3:8-20) 

Ang galit ni Jehova ay ibubuhos sa mga bansa at sa mga 
kaharian 

Ang mga bayan ay bibigyan ng isang dalisay na wika 
upang makatawag sila sa pangalan ni Jehova at maka- 
paglingkod sa kaniya nang balikatan 


Tanging ang mapagpakumbaba at mababa ang mananatili 
sa gitna ng Israel na bayan ng Diyos at magtatamasa ng 
katiwasayan sa ilalim ng Kaniyang pangangalaga 


Ang lahat ng responsable sa pagpighati sa Israel ay paru- 
rusahan, ang muling-tinipong nalabi ay gagawing “isang 
kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa” 


ZEKER 


pagkabihag at gagawin silang isang pangalan at 
isang kapurihan sa gitna ng lahat ng iba pang mga 
bayan.---3: 10-20. 

Autentisidad. Hindi mapag-aalinlanganan ang 
autentisidad ng aklat ng Zefanias. Ang mga kaisi- 
pang ipinapahayag sa aklat na ito ay kadalasan 
nang may katulad sa iba pang bahagi ng Bibliya. 
(Ihambing ang Zef 1:3 sa Os 4:3, Zef 1:7 sa Hab 2:20 
at Zac 2:13, Zef 1:13 sa Deu 28:30, 39 at Am 5:11, 
Zef 1:14 sa Joe 1:15: at Zef 3:19 sa Mik 4:6, 7.) Lu- 
busan itong kasuwato ng iba pang bahagi ng Kasu- 
latan sa pagdiriin ng mahahalagang katotohanan. 
Halimbawa: Si Jehova ay isang Diyos ng katuwi- 
ran. (Zef 3:5, Deu 32:4) Bagaman nagbibigay siya 
ng pagkakataon para sa pagsisisi, hindi niya hina- 
hayaan na sa habang-panahon ay manatiling di- 
naparurusahan ang pagsalansang. (Zef 2:1-3, Jer 
18:7-11, 2Pe 3:9, 10) Ang pilak man o ginto ay hin- 
di makapagliligtas sa mga balakyot sa araw ng poot 
ni Jehova. (Zef 1:18, Kaw 11:4, Eze 7:19) Upang 
magtamo ng proteksiyon ng Diyos ang isang tao, 
dapat siyang gumawi kasuwato ng matuwid na mga 
kahatulan ng Diyos.--7Zef 2:3, Am 5:15. 

Ang isa pang namumukod-tanging katibayan 
ng pagiging kanonikal ng aklat ay ang katuparan 
ng hula nito. Ang inihulang pagkawasak ay su- 
mapit sa kabisera ng Asirya, ang Nineve, noong 
632 B.C.E. (Zef 2:13-15) at sa Juda at Jerusalem 
naman noong 607 B.C.E. (Zef 1:4-18, ihambing ang 
2Ha 26:1-10.) Bilang kaalyado ng mga Ehipsiyo, 
ang mga Etiope ay maliwanag na dumanas ng ka- 
pahamakan noong panahong lupigin ni Nabucodo- 
nosor ang Ehipto. (Zef 2:12, ihambing ang Eze 30: 
4, 5.) At ang mga Ammonita, mga Moabita, at mga 
Filisteo ay naglaho bilang isang bayan nang da- 
kong huli.---Zef 2:4-11. 


ZEKER [pinaikling anyo ng Zacarias]. Isang ina- 
po ni Jeiel na “ama” ng Gibeon. (1Cr 8:29-31) Ang 
Zeker ay pinaikling anyo ng Zacarias, ang panga- 
lang lumilitaw sa katulad na ulat sa 1 Cronica 9:37. 


ZELA(H) [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “tadyang, tagiliran”]. Isang lun- 
sod sa Benjamin. (Jos 18:21, 28) Ang mga buto nina 
Saul at Jonatan ay inilibing sa Zela. Bago nito, ang 
ama ni Saul na si Kis ay inilibing doon. (2Sa 21:14) 
Hindi alam kung saan ang eksaktong lokasyon nito. 
Ipinapalagay ng ilang iskolar na sa aklat ng Josue, 
ang “Zelah” ay dapat isama sa kasunod na panga- 
lang “Ha-elep”, gayunman, tingnan ang HA-ELEP. 


ZELEK. Isang Ammonitang mandirigma na su- 
mama sa “makapangyarihang mga lalaki ng mga 
hukbong militar” ni David.--1Cr 11:26, 39, 2Sa 
23:37. 


1418 


ZELOPEHAD [posibleng nangangahulugang 
“Lilim (Silungan) Mula sa Panghihilakbot"]. Isang 
inapo ni Manases sa pamamagitan nina Makir, Gil- 
ead, at Heper. (Bil 26:29-33) Namatay si Zelopehad 
noong panahon ng 40-tadng pagpapagala-gala sa 
ilang, hindi kasama “niyaong mga nagpisan laban 
kay Jehova sa kapulungan ni Kora, kundi dahil sa 
kaniyang sariling kasalanan.” (Bil 27:3) Hindi siya 
nagkaroon ng mga anak na lalaki ngunit may nai- 
wan siyang limang anak na babae: sina Maala, Noa, 
Hogla, Milca, at Tirza, na pawang nanatiling buhay 
at nakapasok sa Lupang Pangako.--Bil 27:1: 1Cr 
7:15. 

Ang naiibang situwasyong ito ay nagbangon ng 
mga suliranin may kinalaman sa mana. Nang hili- 
ngin ng mga anak na babae ni Zelopehad ang baha- 
gi ng kanilang ama sa lupain ng Manases, dinala ni 
Moises ang kanilang usapin sa harap ni Jehova. Bi- 
lang hudisyal na pasiya ng Diyos, sinabi niya na ang 
mga anak na babaing walang kapatid na lalaki ang 
dapat tumanggap ng mana ng pamilya. (Bil 27:1-9; 
Jos 17:3, 4) Nang maglaon, itinakda na ang mga anak 
na babaing ito ay kailangang makapag-asawa ng 
mga lalaking mula sa tribo ng kanilang ama upang 
ang mana ay manatili sa loob ng tribo.—Bil 36:1-12. 


ZELZA. Isang lokasyon sa Benjamin. Bilang 
isang tanda na magpapatunay ng pagiging lider ni 
Saul sa Israel, masusumpungan niya “malapit sa li- 
bingan ni Raquel sa teritoryo ng Benjamin sa Zel- 
za” ang dalawang lalaki at tatanggap siya ng men- 
sahe mula sa mga ito tungkol sa nawawalang mga 
asnong babae ng kaniyang ama. (1Sa 10:1, 2, 7) 
Ang Griegong Septuagint ay isinalin upang kaba- 
sahan ng “lumukso nang malakas” sa halip na “Zel- 
za.” Gayunman, ang huling nabanggit na termino 
ang lumilitaw sa Hebreong tekstong Masoretiko. Si 
Raquel ay inilibing sa isang lugar na di-alam kung 
saan 'sa daang mula sa Bethel patungo sa Betle- 
hem’ (Gen 35:16-20), at hindi pa rin matukoy ang 
lokasyon ng Zelza. 


ZEMARAIM. 

1. Isang di-matukoy na Benjamitang lunsod na 
binanggit kasama ng Bethel. (Jos 18:21, 22) Iminu- 
mungkahi na ito'y isang lugar sa HS ng Bethel. 

2. Isang mataas na lugar sa bulubunduking pook 
ng Efraim. Mula sa bundok na ito'y nagsalita si Ha- 
ring Abias ng Juda. Itinawag-pansin niya na itinak- 
wil ni Jeroboam at ng sampung tribo ng Israel ang 
tipan ni Jehova kay David ukol sa kaharian. Lumili- 
taw na ang Bethel ay nasa kapaligiran ding ito. (2Cr 
13:4, 19) Posibleng ang Bundok Zemaraim ay ipina- 
ngalan sa Benjamitang lunsod ng Zemaraim, ngunit 
hindi pa rin matukoy ang eksaktong lokasyon ng 
bundok. 


1419 


ZEMARITA. Isang pamilya o tribo na nagmu- 
la sa anak ni Ham na si Canaan. (Gen 10:15, 18; 1Cr 
1:13, 16) Ang pagbanggit sa Canaanitang bayang 
ito sa pagitan ng “Arvadita” (iniuugnay sa Arvad na 
malapit sa baybayin ng Fenicia) at “Hamateo” (ma- 
lamang na kaugnay ng Hamat sa Sirya) ay nag- 
papahiwatig na ang mga Zemarita ay namayan sa 
kahabaan ng H baybayin ng Fenicia. Alinsunod sa 
isang pagwawasto, binabanggit sa Ezekiel 27:8 ang 
“dalubhasang [marurunong na] mga lalaki ng Ze- 
mer” (RS, BE), iminumungkahi ng ilan bilang ang 
lunsod ng mga Zemarita at walang-katiyakang ini- 
uugnay sa Tell Kazel, mga 35 km (22 mi) sa HS ng 
Tripoli. Gayunman, dito ay kababasahan ang teks- 
tong Hebreo: “Ang iyong mga dalubhasa [mga lala- 
ki], O Tiro.” (AT: RS, tlb) Iba namang lokasyon ang 
itinuturo ng iba at iniuugnay nila ang mga Zemari- 
ta sa Sumra, isang bayan sa baybaying dagat sa pa- 
gitan ng Tripoli at Arvad. 


ZEMIRA [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “awitin”]. Isang ulo ng pamilya 
sa tribo ni Benjamin: anak o inapo ni Beker.---1Cr 
7:6, 8, 9. 


ZENAN. Isang bayan sa rehiyon ng Sepela ng 
Juda. (Jos 15:33, 37) Itinuturing ng maraming isko- 
lar na malamang na ito rin ang Zaanan sa Mikas 
1:11 at ipinapalagay nila na ito ay ang ‘Araq el- 
Kharba, na mga 6 na km (3.5 mi) sa HK ng Lakis. 


ZENAS. Isang kakilala ni Pablo, na may kinala- 
man sa kaniya ay sinabi kay Tito: “Maingat mong 
paglaanan si Zenas . . . at si Apolos para sa kanilang 
paglalakbay.” (Tit 3:13) Nang panahong iyon, mali- 
wanag na si Zenas ay nasa pulo ng Creta, ngunit 
hindi sinabi kung saan sila pupunta ni Apolos, kung 
sa Nicopolis, na doon inaasahan ni Pablo na makaka- 
tagpo niya si Tito (Tit 3:12), o kung sa iba pang lu- 
gar. Sinabi ni Pablo na si Zenas ay “bihasa sa Kau- 
tusan[g Mosaiko],” na maaaring nangangahulugan 
na alinman sa siya ay isang Judio o isang proseli- 
tang Judio na nakumberte sa Kristiyanismo. Ang 
kaniyang pangalang Griego ay higit na susuhay sa 
huling konklusyon, ngunit hindi ito masasabi nang 
tiyak, yamang noong unang siglo C.E., pangkarani- 
wan sa mga Judio ang magkaroon ng mga pa- 
ngalang Griego o Romano. Kabilang din sa gani- 
tong mga halimbawa sina Justo, Dorcas, at Marcos. 
--Gaw 1:23, 9:36, 12:25. 


ZEPAT [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “manatiling nagbabantay"]. Isang 
maharlikang Canaanitang lunsod sa timugang baha- 
gi ng teritoryo ng Juda. Lumilitaw na ito'y nasa T ng 
Arad, na binihag ng magkasanib na mga hukbo ng 


ZERA 


Juda at Simeon. (Huk 1:16, 17; ihambing ang Jos 
15:30: 19:4.) Binago ang pangalan ng lunsod na ito 
at ginawang “Horma,” na nangangahulugang “Pag- 
tatalaga sa Pagkapuksa.” Tulad ng iba pang mga 
lunsod ng mga Canaanita, ang lunsod na ito'y inila- 
gay ni Jehova 'sa ilalim ng pagbabawal' at dapat ita- 
laga sa pagkapuksa. (Deu 7:1-4) Inilapat ng mga tri- 
bo nina Juda at Simeon ang mga kundisyon ng 
pagbabawal na iyon sa Zepat. Maaaring ang Zepat 
ang pangunahing Canaanitang lunsod ng distrito 
o lugar na iyon.--Tingnan ang HORMA. 


ZEPATA. Isang libis na malapit sa Maresa kung 
saan pinangyari ni Jehova na talunin ng mga hukbo 
ni Haring Asa ng Juda ang mga hukbo ni Zera na 
Etiope (967 B.C.E.). (2Cr 14:9-12) Lumilitaw na ang 
Zepata ay isa sa mga libis sa H ng Maresa. Ang 
Griegong Septuagint ay isinalin upang kabasahan 
ng “sa libis na nasa hilaga ng Maresa” (Bagster), 
ngunit “Zepata” ang makikita sa Hebreong tekstong 
Masoretiko. 


ZEPO. Ikatlong binanggit na anak ni Elipaz, apo 
ni Esau at shik ng isang tribong Edomita.---Gen 
36:10, 11, 15; 1Cr 1:36. 


ZEPON. Ang unang binanggit na anak ni Gad 
at pinagmulan ng pamilya ng mga Zeponita, tinata- 
wag ding Zipion.---Gen 46:16, Bil 26:15. 


ZEPONITA, MGA [Ni (Kay) Zepon]. Isang pa- 
milyang nagmula kay Gad sa pamamagitan ni Ze- 
pon.--Bil 26:15. 


ZER. Isang nakukutaang lunsod sa teritoryo ng 
Neptali. (Jos 19:32, 35) Hindi alam kung saan ang lo- 
kasyon nito. 


ZERA [posibleng pinaikling anyo ng Zerahias]. 

1. Isang Edomitang shik. Si Zera ay anak ni Reuel 
at apo ni Esau at ni Basemat na anak ni Ismael. (Gen 
36:3, 4, 13, 17, 1Cr 1:37) Posibleng siya rin ang 
Blg. 2. 

2. Ama ng ikalawang Edomitang hari, si Jobab, 
siya ay mula sa Bozra. (Gen 36:33: 1Cr 1:44) Posi- 
bleng siya rin ang Blg. 1. 

3. Isang anak nina Juda at Tamar, kakambal ni 
Perez. (Gen 38:27-30, Mat 1:3) Si Zera ay isa sa mga 
“sumama kay Jacob sa Ehipto.” (Gen 46:12, 26) Ang 
kaniyang limang anak (1Cr 2:4, 6) ay naging isang 
Judeanong pantribong pamilya (Bil 26:20) at nang 
bandang huli ay kinabilangan ng mga taong gaya ni 
Acan (Jos 7:1, 17, 18, 24; 22:20), ng dalawa sa mga 
lider ng hukbo ni David (1Cr 27:11, 13), at ng ilang 
tumatahan sa Jerusalem na nabuhay pagkaraan ng 
pagkatapon (1Cr 9:3, 6, Ne 11:22, 24). 

4. Isang anak ni Simeon at pinagmulan ng isang 
pamilya sa tribong iyon. (1Cr 4:24: Bil 26:12, 13) 


ZERAHIAS 


Tinatawag siyang Zohar sa Genesis 46:10 at Exodo 
6:15. 

5. Isang inapo ni Gerson (Gersom) na anak ni 
Levi. (1Cr 6:16, 20, 21, ihambing ang Gen 46:11.) 
Maaaring ang tao ring iyon ang tinutukoy sa 1 Cro- 
nica 6:41. 

6. Isang Etiope, o Cusita, na nanguna sa isang 
malaking hukbo na isang milyong lalaki at 300 karo 
patungong Juda noong panahon ng paghahari ni 
Asa, noong 967 B.C.E. Natalo si Zera, at ang tumata- 
kas na mga hukbo niya ay tinugis at pinatay “hang- 
gang sa Gerar.” (2Cr 14:1, 9-15) Ang pag-uugnay 
kay Zera sa sinumang tagapamahalang Ehipsiyo 
o Etiope na kilala sa sekular na kasaysayan ay hindi 
pa rin matiyak. 


ZERAHIAS 
mikat]. 

1. Isang inapo ni Aaron sa pamamagitan ni Elea- 
zar at ni Pinehas sa linya ng mga mataas na saser- 
dote.--1Cr 6:3, 4, 6, 50, 51, Ezr 7:4. 

2. Ama ni Elieho-enai na naging ulo sa sambaha- 
yan ni Pahat-moab sa panig ng ama, na 200 lalaki sa 
mga ito ang bumalik sa Jerusalem kasama ni Ezra 
noong 468 B.C.E.--Ezr 8:1, 4. 


ZERAHITA, MGA [Ni (Kay) Zera]. 

1. Mga inapo ng anak ni Simeon na si Zera.--Bil 
26:12, 13, tingnan ang ZERA Blg. 4. 

2. Ang pantribong pamilya na nagmula sa anak 
ni Juda na si Zera.--Bil 26:20, Jos 7:17; 1Cr 27:11, 
13; tingnan ang ZERA Blg. 3. 


ZERED, AGUSANG LIBIS NG. Isang agu- 
sang libis na pinagkampuhan ng mga Israelita nang 
lumigid sila sa hanggahan ng Moab. Naganap ito no- 
ong papatapos na ang karagdagang 38 taon ng ka- 
nilang pagpapagala-gala mula noong panahon ng 
paghihimagsik sa Kades-barnea. (Bil 21:12, Deu 2: 
13, 14) Ito ay karaniwang iniuugnay sa Wadi el- 
Hasa’, ang pinakatimugang sangang-ilog ng Dagat 
na Patay. Ang libis na ito ang nagsilbing hangga- 
nan ng Moab at ng Edom. May haba na mahigit 
56 na km (35 mi), ito ay papalusong nang mga 
1,190 m (3,900 piye), at pumapasok sa Dagat na Pa- 
tay sa TS dulo niyaon. Ang libis ay may lapad na 
mga 5 hanggang 6 na km (3 hanggang 4 na mi) 
sa itaas na bahagi nito. May katibayan na nagkaro- 
on doon ng sunud-sunod na mga tanggulang Edo- 
mita na nagsilbing bantay sa likas na mga pasukan 
sa dakong T ng Wadi el-Hasa". 


ZEREDA. 


1. Bayan ni Jeroboam na unang hari ng hila- 
gang kaharian ng Israel. (1Ha 11:26) Ang tanging 
pagtukoy sa lokasyon nito ay ang pananalitang: “At 


[Si Jah ay Suminag, Si Jah ay Su- 


1420 


naroon si Jeroboam na anak ni Nebat na isang 
Efraimita mula sa Zereda.” Karaniwang ipinapala- 
gay na ito ay ang Deir Ghassana (sa pook ng Efra- 
im) kung saan napanatili sa kalapit na bukal na ti- 
natawag na “Ain Seridah ang pangalan nito. Ang 
lugar na ito ay mga 25 km (16 na mi) sa TK ng Si- 
kem. 

2. Tinukoy ang Zereda na nasa “Distrito ng Jor- 
dan” may kaugnayan sa paghuhulma ng mga tan- 
song kagamitan para sa templong itinayo ni So- 
lomon. (2Cr 4:17) Ipinahihiwatig ng kaugnay na 
teksto sa 1 Hari 7:46 na ito rin ang Zaretan, anupat 
ang Zereda marahil ay ibang baybay ng pangalang 
iyon.--Tingnan ang ZARETAN. 


ZERERA. Ayon sa ulat, habang tinutugis ng 
mga hukbo ni Gideon ang natalong mga Midianita, 
ang mga ito'y patuloy na tumakas “hanggang sa 
Bet-sita, sa Zerera, hanggang sa mga hangganan 
ng Abel-mehola sa tabi ng Tabat.”--Huk 7:22. 

Sa dalawampung manuskritong Hebreo, “Zereda” 
ang mababasa sa talatang ito sa halip na Zerera. Ya- 
mang sa 2 Cronica 4:17 at 1 Hari 7:46, ang Zereda 
at Zaretan ay ginamit nang magkatumbas, may 
mga nagmumungkahi na ang Zerera at Zaretan ay 
iisa.---Tingnan ang ZARETAN. 

Gayunman, upang maging posible ito, ang pana- 
nalitang “sa Zerera” ay dapat unawain na 'sa direksi- 
yon ng Zerera, yamang ang Zaretan ay waring nasa 
dakong T pa ng Abel-mehola. Kung hindi naman, ka- 
ilangang ituring na ang Zerera ay nasa pagitan ng 
Bet-sita at Abel-mehola, at sa ganitong kaso, hindi 
alam kung saan ang eksaktong lokasyon ng Zerera. 


ZERES. Ang asawa ni Haman. Iminungkahi ni 
Zeres at ng mga kaibigan ni Haman na magtindig 
ito ng isang tulos na 50 siko (22 m; 73 piye) ang taas 
na doon ay ibibitin si Mardokeo. (Es 5:10, 14) Ngu- 
nit nang kabaligtaran ang nangyari, sinabi ni Ze- 
res, kasama ng mga taong marurunong ni Haman: 
“Kung mula nga sa binhi ng mga Judio si Mardokeo 
na sa harap niya ay nagsimula kang mabuwal, hin- 
di ka mananaig laban sa kaniya, kundi walang pag- 
salang mabubuwal ka sa harap niya.”---Es 6:13. 


ZERET. Unang binanggit na anak na isinilang 
ni Hela kay Ashur; mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 4:1, 
5, 7. 


ZERET-SAHAR. Isang lugar sa Ruben. Mata- 
tagpuan ito sa “bundok ng mababang kapatagan.” 
(Jos 13:15, 19) Ipinapalagay na ito ay ang ez-Zarat, 
na nasa maiinit na bukal ng Callirrhoe sa S bayba- 
yin ng Dagat na Patay. 


ZERI. Isa sa anim na anak ni Jedutun, lahat ay 
mga manunugtog sa templo. (1Cr 25:1, 3) Dahil 
may unlaping titik Hebreo na yod, ang kaniyang pa- 


1421 


ngalan ay binabaybay na “Izri” sa 1 Cronica 25:11, 
kung saan ipinakikilala siya bilang ulo ng ikaapat sa 
24 na pangkat sa pagtugtog sa templo na inorgani- 
sa ni David. 


ZEROR [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “batong pingkian"]. Isang ninuno ni Ha- 
ring Saul, nakatala bilang anak ni Becorat at ama 
ni Abiel; mula sa tribo ni Benjamin.-- 1Sa 9:1. 


ZERUA [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “maging ketongin"]. Ina ni Haring Jerobo- 
am (I); isang balo noong panahong si Jeroboam ay 
nagsimulang magtaas ng kamay nito laban kay Ha- 
ring Solomon.---1Ha 11:26. 


ZERUBABEL [mula sa wikang Akkadiano, na- 
ngangahulugang “Binhi (Supling) ng Babel]. Unang 
gobernador ng nakabalik na mga Judio (Hag 2:21), 
isang inapo ni Haring David at isang ninuno ni Jesu- 
Kristo, malamang na tunay na anak ni Pedaias ngu- 
nit legal na kinikilalang anak ni Sealtiel. (1Cr 3:19; 
Mat 1:12, 13, Luc 3:27: tingnan ang TALAANGKANAN 
NI JESU-KRISTO [Mga Suliranin sa Talaangkanan ni 
Jesus Ayon kay Mateo].) Sa talaan ng angkan ng 
1 Cronica (3:19, 20) ay binabanggit ang mga panga- 
lan ng pitong anak na lalaki ni Zerubabel (sina Me- 
sulam, Hananias, Hasuba, Ohel, Berekias, Hasadias, 
Jusab-hesed) at isang anak na babae (si Selomit). 
Lumilitaw na ang opisyal o Babilonyong pangalan ni 
Zerubabel ay Sesbazar.--Ezr 1:8, 11, 5:14, 16; iham- 
bing ang Ezr 3:8. 

Pagkaraan ng paglaya mula sa pagkatapon 
sa Babilonya, pinangunahan ni Zerubabel, noong 
537 B.C.E., ang mga Judiong nalabi pabalik sa 
Jerusalem at Juda. (Ezr 2:1, 2; Ne 7:6, 7: 12:1: 
MAPA, Tomo 2, p. 332) Bilang gobernador na inata- 
san ni Haring Ciro, ipinagkatiwala kay Zerubabel 
ang mga sagradong sisidlang ginto at pilak na 
kinuha ni Nabucodonosor mula sa templo mara- 
ming taon na ang nakararaan. (Ezr 5:14, 15) Sa 
Jerusalem, ang altar ng templo ay itinayo noong 
ikapitong buwan (Etanim, o Tisri, Setyembre-Oktu- 
bre), sa ilalim ng pangangasiwa ni Zerubabel at ng 
mataas na saserdoteng si Jesua (Ezr 3:1, 2), at 
nang ikalawang taon noong ikalawang buwan (Ziv, 
o Iyyar, Abril-Mayo, ng 536 B.C.E.), sinimulan ang 
aktuwal na pagtatayo ng templo. (Ezr 3:8) Palibha- 
sa'y alam na may masamang motibo ang mga 
di-Judio na humiling na magkaroon sila ng bahagi 
sa muling pagtatayo ng templo, si Zerubabel, si Je- 
sua, at ang mga ulo ng mga sambahayan sa pa- 
nig ng ama ay nagsabi: “Wala kayong kinalaman 
sa amin sa pagtatayo ng bahay para sa aming 
Diyos, sapagkat kami ang magkakasamang magta- 
tayo para kay Jehova na Diyos ng Israel, gaya ng 


ZETAM 


iniutos sa amin ni Haring Ciro na hari ng Persia.” 
—Ezr 4:1-3. 

Gayunman, patuloy na pinanghina ng mga di- 
Judiong ito ang loob ng mga nagtatayo ng templo 
at nang dakong huli (noong 522 B.C.E.) ay opisyal 
na ipinagbawal ang gawain dahil sa sulsol nila. 
Pagkaraan ng dalawang taon, dahil sa pagpapasig- 
la ng mga propetang sina Hagai at Zacarias, la- 
kas-loob na ipinagpatuloy nina Zerubabel at Jesua 
(Josue) ang pagtatayo ng templo sa kabila ng pag- 
babawal. (Ezr 4:23, 24: 5:1, 2: Hag 1:1, 12, 14: Zac 
1:1) Pagkatapos nito, bilang resulta ng pagsisiyasat 
sa mga artsibo ng Persia, napatunayang legal ang 
kanilang gawain. (Ezr 6:1-12) Samantala, patuloy 
na pinatitibay-loob ng mga propetang sina Hagai 
at Zacarias si Zerubabel, anupat pinalalakas siya 
para sa gawain at binibigyang-katiyakan siya na 
nasa kaniya ang pagsang-ayon ng Diyos. (Hag 2:2- 
4, 21-23, Zac 4:6-10) Sa wakas (noong 515 B.C.E.) 
ang templo ay natapos. (Ezr 6:13-15) Noong pana- 
hon din ng pagkagobernador ni Zerubabel, ang 
mga pangangailangan ng mga Levita ay inasikaso, 
anupat tinanggap ng mga mang-aawit at ng mga 
bantay ng pintuang-daan ang kanilang takdang 
bahagi “ayon sa pang-araw-araw na pangangaila- 
ngan.”--Ne 12:47. 


ZERUIAS [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “balsamo"]. Kapatid ni Ha- 
ring David, o maaaring kapatid lamang niya sa ina; 
ina nina Joab, Abisai, at Asahel. Ang kapatid ni Ze- 
ruias na si Abigail ay sinasabing “anak ni Nahas,” 
bagaman hindi iyan tuwirang binanggit may kina- 
laman kay Zeruias. (2Sa 17:25) Sina Zeruias at Abi- 
gail ay sinasabi ring “mga kapatid na babae” ng 
mga anak ni Jesse. (1Cr 2:16) Kung gayon, posible 
na sila ay mga anak ng asawa ni Jesse sa isang na- 
unang pag-aasawa kay Nahas, samakatuwid ay 
mga kapatid lamang sa ina ni David. (Tingnan ang 
ABIGAIL Blg. 2: Nanas Blg. 2.) Lumilitaw na si Ze- 
ruias ay malayong mas matanda kay David, sapag- 
kat ang kaniyang mga anak ay waring mga ka- 
sing-edad ni David. Ang pangalan ni Zeruias ay 
kadalasang iniuugnay sa kaniyang tatlong anak, na 
pawang magigiting na mandirigma ni David. (2Sa 
2:13, 18, 16:9) Ang tanging pagbanggit lamang sa 
ama ng mga lalaking ito ay na inilibing ito sa Bet- 
lehem.---2Sa 2:32. 


ZETAM [posibleng mula sa salitang-ugat na 
nangangahulugang “olibo, punong olibo"]. Isang 
Gersonitang Levita na nagmula kay Ladan. Naging 
ulo siya ng isang sambahayan sa panig ng ama at 
inatasang mangalaga sa mga kayamanan ng tem- 
plo.— 1Cr 23:7-9: 26:22. 


ZETAN 


ZETAN [mula sa salitang-ugat na nangangahu- 
lugang “olibo, punong olibo”]. Isang inapo ni Benja- 
min sa pamamagitan ni Jediael at ni Bilhan.--1Cr 
7:6, 10. 


ZETAR. Isa sa pitong opisyal ng korte na isinu- 
go ni Ahasuero upang dalhin sa harap niya si Vasti. 
-EFs 1:10, 11. 


ZEUS. Ang kataas-taasang diyos ng politeisti- 
kong mga Griego at katumbas ni Jupiter ng mga 
Romano. Si Zeus ay isang diyos ng kalangitan at ipi- 
napalagay na kontrolado niya ang hangin, ulap, 
ulan, at kulog, at ginagamit niya ang mga puwer- 
sang ito ng kalikasan kapuwa sa mapaminsala at sa 
kapaki-pakinabang na mga layunin. Ayon sa sinau- 
nang makatang si Homer (The Iliad, VIII, 1-25), ang 
lakas ni Zeus ay nakahihigit sa pinagsama-samang 
lakas ng lahat ng iba pang mga diyos. Gayunman, 
si Zeus ay hindi itinuring na kataas-taasan sa ganap 
na diwa at may mga pagkakataong siya'y naging 
biktima ng panlilinlang at napilitang sumunod sa 
kalooban ng Kapalaran at Tadhana. 

Bukod sa paglalahad ng kaniyang kapanganakan, 
pagkabata, at kung paano niya natamo ang trono, 
itinatampok ng mga alamat ang maraming roman- 
tikong pakikipagrelasyon ni Zeus. Ikinukuwento ng 
mitolohikal na mga ulat ang pang-aakit niya sa mga 
diyosa at sa mga babae sa lupa at ang pagkakaroon 
niya ng napakaraming anak sa ligaw. Samanta- 
la, kakatwa naman na iniulat na pinatay ni Zeus 
si lasion (isang mortal) dahil nagsagawa ito ng imo- 
ralidad sa diyosang si Demeter. Bukod sa maraming 
pagtataksil ni Zeus, niligalig ng iba pang mga pro- 
blema ang pagsasama nila ni Hera. Sinasabing ga- 
yon na lamang ang pagdurusa ni Zeus dahil lagi 
siyang pinagagalitan ng kaniyang asawang si Hera 
anupat noong minsa'y inireklamo niya ito sa harap 
ng nagkakatipong mga bathala. 

May mga pagkakataon na tuwirang nagkasalu- 
ngatan ang dalisay na pagsamba kay Jehova at ang 
pagsamba sa huwad na diyos na si Zeus. Halimba- 
wa, sa pagtatangkang pawiin ang relihiyong Judio, 
iniutos ni Haring Antiochus IV (Epiphanes) na la- 
pastanganin ang templo sa Jerusalem at ialay ito 
kay Zeus ng Olympus. Tingnan ang Apokripal na 
aklat ng 2 Macabeo 6:1, 2. 

Noong unang siglo C.E., nang makita ng mga ta- 
ong-bayan ng Listra na pinagaling ni Pablo ang 
isang lalaking pilay, itinuring nilang mga diyos sina 
Pablo at Bernabe, anupat sinabi nilang si Pablo ay si 
Hermes at si Bernabe naman ay si Zeus. Naglabas 
pa nga ng mga toro at mga putong ang saserdote ni 
Zeus upang maghandog ng mga hain kasama ng 
pulutong. (Gaw 14:8-13) Dalawang sinaunang ins- 
kripsiyon na natuklasan noong 1909 sa Listra ang 


1422 


nagpapatotoo na sinamba sa lunsod na iyon ang da- 
lawang diyos na ito. Ang isa sa mga inskripsiyon ay 
may tinutukoy na “mga saserdote ni Zeus,” at ang 
isa naman ay may binabanggit na “Hermes na Pina- 
kadakila” at “Zeus na diyos-araw."--The Interna- 
tional Standard Bible Encyclopaedia, inedit ni J. Orr, 
1960, Tomo III, p. 1944. 

Ang barkong sinakyan ni Pablo bilang isang bi- 
langgo nang maglayag siya mula sa pulo ng Malta ay 
may roda na “Mga Anak ni Zeus,” samakatuwid nga, 
ang kambal na sina Castor at Pollux.---Gaw 28:11. 


ZEUS, MGA ANAK NI. Ayon sa mitolohi- 
yang Griego at Romano, sina Castor at Pollux ay 
kambal na mga anak ni Leda at ng diyos na si Zeus 
(Jupiter), at dahil dito'y tinatawag silang Dioscuri, 
o “Mga Anak ni Zeus.” Ipinapalagay na sila ang ta- 
gapagsanggalang ng mga marinero, anupat inili- 
ligtas nila ang mga magdaragat na nalalagay sa 
panganib sa dagat. Pinaniniwalaan na ang mga bat- 
halang ito ay nagpapakita sa anyong Santelmo ka- 
pag bumabagyo. Ang barkong Alejandrino na sinak- 
yan ng bilanggong si Pablo mula sa Malta hanggang 
sa Puteoli noong patungo siya sa Roma ay may roda 
na “Mga Anak ni Zeus.” Marahil, nasa isang tagiliran 
ng unahan ng barko ang imahen o sagisag at panga- 
lan ni Castor at nasa kabilang tagiliran naman ang 
katugma nitong representasyon at pangalan ni Pol- 
lux.--Gaw 28:11. 


ZIA [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “manginig, mangatal, yumugyog 
nang malakas"]. Isang Gadita na nanirahan sa Ba- 
san.--1Cr 5:11, 13. 


ZIBA. Ang lingkod ng sambahayan ni Saul 
na nagbigay-alam kay David, nang tanungin siya, 
tungkol kay Mepiboset na pilay na anak ni Jonatan. 
Dinala ni David si Mepiboset sa Jerusalem at inata- 
san si Ziba at ang kaniyang 15 anak at 20 lingkod na 
mangalaga sa mana ni Mepiboset. (2Sa 9:2-12 [Ang 
pagtukoy sa “aking mesa” sa talata 11 ay karani- 
wang ipinapalagay na isang pagkakamali ng eskriba 
para sa “mesa ni David”; posible rin na inuulit la- 
mang ni Ziba ang eksaktong mga salita ni David.]) 
Nang tumakas si David mula sa Jerusalem dahil sa 
paghihimagsik ni Absalom, dinalhan ito ni Ziba ng 
kinakailangang panustos na pagkain at mga hayop. 
Gayunman, iniwan niya si Mepiboset, bagaman ni- 
nais nitong sumama, at sinabi niya kay David na si- 
nadya ni Mepiboset na magpaiwan sa Jerusalem, 
anupat umaasa ito na mabawi ang kaharian para sa 
sambahayan ni Saul. Bilang tugon, bagaman hindi 
niya sinuri nang higit pa ang bagay na iyon, inilipat 
ni David kay Ziba ang ari-arian ni Mepiboset.---2Sa 
16:1-4. 


1423 


Nang bumalik si David matapos niyang sugpuin 
ang paghihimagsik, kabilang si Ziba sa mga unang 
bumati sa hari. Pagkatapos ay sinalubong ni Mepibo- 
set si David, magiliw itong tinanggap, at ipinaalam 
dito ang tungkol sa pandaraya at paninirang-puri ni 
Ziba. Sa liwanag ng bagong mga pangyayaring ito, 
ipinasiya ni David na ang ari-arian ay dapat hatiin 
sa pagitan nina Mepiboset at Ziba. Ngunit sinabi ni 
Mepiboset: “Kunin niya [ni Ziba] kahit pa ang kabu- 
uan, ngayong ang panginoon kong hari ay nakara- 
ting na nang payapa sa kaniyang bahay.”---2Sa 19: 
17, 24-30. 


ZIBEON [Hayina: posible, Maliit na Hayina]. 
Isang shik sa lupain ng Seir. (Gen 36:20, 29, 30, 1Cr 
1:38, 40b) Napangasawa ng kaniyang apong si Oho- 
libama si Esau. (Gen 36:2, 14, 24, 25) Para sa imi- 
numungkahing mga paliwanag kung bakit inilalara- 
wan si Zibeon kapuwa bilang isang Hivita at isang 
Horita, tingnan ang HORITA. 


ZIBIA [Babaing Gasela]. Ina ni Haring Jehoas 
ng Juda, ipinapalagay na asawa ni Haring Ahazias 
at kung gayon ay manugang ni Athalia. (2Ha 11: 
1, 2: 12:1, 2Cr 24:1) Si Zibia ay mula sa Beer-sheba. 
Hindi sinasabi kung ano ang nangyari sa kaniya no- 
ong tangkaing lipulin ni Athalia ang maharlikang 
sambahayan ng Juda. 


ZIBIAS |[Gasela]. Ulo ng pamilya sa tribo ni 
Benjamin. Anak ni Saharaim sa asawa nitong si Ho- 
des.— 1Cr 8:1, 8-10. 


ZICRI [pinaikling anyo ng Zacarias, nanganga- 
hulugang “Inalaala ni Jehova”. 

1. Ikatlong binanggit na anak ni Izhar; apo ni Ko- 
hat, isang Levita.---Exo 6:18, 21. 

2, 3,4. Tatlong ulo ng pamilya sa tribo ni Benja- 
min, mga tumatahan sa Jerusalem. Sila ay mga 
anak o mga inapo nina Simei, Sasak, at Jeroham. 
— 1Cr 8:1, 19, 21, 23, 25, 27, 28. 

5. Isang anak ni Asap, at ninuno ng manunugtog 
na si Matanias na nabuhay pagkaraan ng pagkata- 
pon. (1Cr 9:15) Sa ibang bahagi ay maaaring tinata- 
wag siyang Zabdi (Ne 11:17) at Zacur.--ICr 25:2, 
10; Ne 12:35. 

6. Isang Levitang inapo ni Moises sa pamamagi- 
tan ni Eliezer; ama o ninuno ng Selomot na inatasan, 
noong panahon ng paghahari ni David, upang ma- 
mahala sa mga kayamanan ng mga bagay na si- 
namsam sa digmaan.—1Cr 26:25-27; 23:15, 17. 

7. Isang Rubenita na ang anak na si Eliezer ay 
isang pinuno ng tribo noong panahon ng paghahari 
ni David.— 1Cr 27:16. 

8. Isang lalaki ng Juda na ang anak na si Ama- 
sias ay isang pinuno ng militar para kay Haring Je- 
hosapat.—2Cr 17:12, 14, 16. 


ZIKLAG 


9. Ama ng Elisapat na tumulong kay Jehoiada 
upang pabagsakin si Athalia.—2Cr 23:1. 

10. Isang makapangyarihang mandirigma mula 
sa Efraim sa hukbo ng hilagang kaharian na suma- 
lakay sa Juda noong mga 760 B.C.E. Pumatay si Zi- 
cri ng tatlong prominenteng miyembro ng samba- 
hayan ni Haring Ahaz, kabilang dito ang isang 
maharlikang prinsipe.—2Cr 28:6, 7. 

11. Isang Benjamita na ang anak na si Joel ay na- 
ging tagapangasiwa ng mga Benjamitang nakatira 
sa Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon.—Ne 11:3, 
4,7,9. 

12. Ulo ng makasaserdoteng sambahayan ni 
Abias sa panig ng ama noong panahon ng kahalili 
ng mataas na saserdoteng si Jesua na si Joiakim. 
—Ne 12:12, 17. 


ZIDIM. Isang nakukutaang lunsod sa teritoryo 
ng Neptali. (Jos 19:32, 35) Hindi matiyak kung saan 
ang eksaktong lokasyon nito. 


ZIHA. 

1. Unang nakatalang pamilya ng mga Netineo na 
sumama sa itinapong mga Israelita pabalik sa Juda 
noong 537 B.C.E.--Ezr 2:1, 2, 43; Ne 7:46. 

2. Isa sa dalawang tagapangasiwa sa mga Neti- 
neo na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilonya. 
-Ne 11:21. 


ZIKLAG. Ayon sa orihinal na pagkakaatas, ito'y 
isang nakapaloob na Simeonitang lunsod sa T ng 
Juda. (Jos 15:21, 31: 19:1, 2, 5; 1Cr 4:24-30) Nang 
maglaon, ang Ziklag ay napasailalim ng kontrol ng 
mga Filisteo. Ibinigay ito ni Akis, na hari ng Gat, sa 
takas na si David bilang dakong matitirahan (at 
mula noo'y naging pag-aari ito ng mga hari ng 
Juda). (1Sa 27:6) Nilusob at sinunog ng mga Ama- 
lekita ang lunsod na ito, at kumuha sila ng mga bi- 
hag, kasama na ang mga asawa ni David na sina 
Ahinoam at Abigail. Pagkatapos niyang talunin ang 
mga mandarambong at bawiin ang mga bihag at 
ang mga bagay na kinuha nila, mula sa Ziklag ay 
nagpadala si David ng ilang samsam ng pagbabaka 
sa kaniyang mga kaibigan, na matatandang lalaki 
ng Juda sa iba't ibang lunsod. (1Sa 30) Maraming 
nasasandatahan at makapangyarihang mga lalaki 
ang sumama kay David sa Ziklag, at dito niya na- 
tanggap ang balitang patay na si Haring Saul. (2Sa 
1:1, 2, 4:10, 1Cr 12:1, 2, 20-22) Pagkatapos ng pag- 
katapon sa Babilonya, ang ilan sa mga anak ni Juda 
ay nanirahan sa lunsod na ito. (Ne 11:25, 28) Iba't 
ibang lugar ang iminumungkahi bilang lokasyon ng 
Ziklag. Ngunit mas pabor si Y. Aharoni at ang iba 
pa na iugnay ito sa Tell esh-Shari'ah (Tel Sera'), na 
mga 7 km (4 na mi) sa S ng Gerar at 22 km 
(14 na mi) sa HK ng Beer-sheba. 


ZILA 


ZILA [Lilim; Silungan]. Isa sa dalawang asawa ni 
Lamec, ang unang nagkaroon ng higit pa sa isang 
asawa sa ulat ng Bibliya. Siya ang ina ni Tubal-cain 
at ng kapatid na babae nito na si Naama. Kumatha 
si Lamec ng isang tula para sa kaniyang mga asawa 
na sina Ada at Zila.---Gen 4:19-24. 


ZILETAI [mula sa salitang-ugat na nanganga- 
hulugang “lilim, silungan']. 

1. Ulo ng isang pamilya ng mga Benjamita na tu- 
mira sa Jerusalem, anak ni Simei.--1Cr 8:1, 20, 
21, 28. 

2. Isang magiting na pinunong Manasita na su- 
mama sa mga hukbo ni David sa Ziklag.--1ICr 
12:19-21. 


ZILPA. Alilang babae ni Lea at isa sa mga pa- 
ngalawahing asawa ni Jacob. Si Zilpa ay alila ng 
ama ni Lea na si Laban hanggang sa mapangasa- 
wa ni Jacob si Lea noong 1774 B.C.E., kung kailan 
ibinigay naman kay Lea si Zilpa. (Gen 29:24) Nang 
akalain ni Lea na hindi na siya magkakaanak ma- 
tapos siyang magsilang ng apat na lalaki, ibinigay 
niya si Zilpa kay Jacob bilang pangalawahing asa- 
wa. Isinilang ni Zilpa sina Gad at Aser, na nagka- 
roon naman ng maraming anak. (Gen 30:9-13, 
35:26, 37:2: 46:16-18) Nanatili si Zilpa sa sambaha- 
yan ni Jacob sa kanilang maraming paglalakbay. 
--Gen 32:22; 33:1, 2. 


ZIMA. Isang Gersonitang Levita. (1Cr 6:20) Po- 
sibleng siya rin ang Zima na binabanggit sa 1 Cro- 
nica 6:42. Kung maraming pangalan ang nilakta- 
wan sa talaangkanang ito (gaya ng karaniwang 
ginagawa sa mga talaang ito), maaaring siya rin 
ang tinutukoy sa 2 Cronica 29:12, na ang inapong si 
Joa ay tumulong sa paglilinis ng templo noong mga 
araw ni Hezekias. 


ZIMRAN. Unang binanggit sa anim na anak 
na ipinanganak ni Ketura kay Abraham. Si Zimran 
at ang kaniyang limang tunay na kapatid ay binig- 
yan ng mga kaloob at pinayaon sa “lupain ng Sila- 
ngan.” (Gen 25:1, 2, 6; 1Cr 1:32) Ipinapalagay ng 
ilan na ang mga inapo ni Zimran ay kaugnay alin- 
man sa Zabram, isang bayan na nasa K ng Mecca sa 
baybaying Arabe ng Dagat na Pula, o sa Zimri, na 
binanggit sa Jeremias 25:25. 


ZIMRI. 
1. Isang anak ni Zera at apo ni Juda.— 1Cr 2:4, 6. 
2. Ang Simeonitang pinuno, anak ni Salu, na 
nagdala kay Cozbi na babaing Midianita sa loob ng 
kampo ng Israel, anupat nakiapid dito sa kaniyang 
sariling tolda. Dahil dito, sina Zimri at Cozbi ay pi- 
natay ni Pinehas, na may pagsang-ayon ni Jehova. 


1424 


Ang mabilis na pagkilos na ito ang tumapos sa salot 
na nagpangyari na ng kamatayan ng libu-libong 
nagkasalang Israelita.---Bil 25:6-8, 14-18. 

3. Ikalimang hari ng sampung-tribong kaharian 
ng Israel. Si Zimri ay namahala sa Tirza sa loob ng pi- 
tong araw noong mga 951 B.C.E. Dati siyang pinuno 
sa kalahati ng mga karo sa ilalim ni Haring Elah, ngu- 
nit noong ang hukbo ay nasa Gibeton, at naiwan si 
Haring Elah, pinatay ito ni Zimri at ang lahat ng iba 
pa sa sambahayan ni Baasa at ginawang hari ang ka- 
niyang sarili. Napakaikli lamang ng kaniyang pama- 
mahala sapagkat si Omri ay ginawang hari ng hukbo 
at kaagad na bumalik ang hukbo upang kubkubin ang 
Tirza, kung saan sinunog ni Zimri ang bahay ng hari 
habang nasa loob siya. Si Zimri ay kilala sa paggawa 
ng masama sa paningin ni Jehova. (1Ha 16:3, 4, 9-20) 
Ang huling mga salita ni Jezebel ay nagpaalaala sa 
mga pangyayaring kinahinatnan ni Zimri. Habang 
nakasakay si Jehu taglay ang tagumpay patungong 
Jezreel, si Jezebel ay nanuya mula sa bintana: “Napa- 
buti ba si Zimri na mamamatay ng kaniyang pangi- 
noon?”---2Ha 9:30, 31. 

4. Isang inapo nina Saul at Jonatan. (1Cr 8:33- 
36, 9:42) Iminumungkahi na maaaring siya rin ang 
Blg. 3; ang dahilan ay sapagkat may posibilidad na 
ang Zimri (Blg. 3) na ito ay nagtatangkang mabawi 
ang pagkahari bilang isang miyembro ng sambaha- 
yan ni Saul. 

5. Lumilitaw na isang lugar na di-tiyak ang loka- 
syon, kung minsan, bagaman walang matibay na ba- 
tayan, ay iniuugnay sa anak ni Abraham na si Zim- 
ran.--Jer 25:25, Gen 25:1, 2. 


ZIN. 


1. Isang ilang na binagtas ng mga Israelita noong 
naglalakbay sila patungong Canaan. Hindi ito tumu- 
tukoy sa Ilang ng Sin. (Bil 33:11, 36) Noong ikalawang 
taon pagkaalis ng Israel sa Ehipto, tiniktikan ng 12 Is- 
raelita ang Lupang Pangako, anupat nagsimula sila sa 
Ilang ng Zin. Nang panahong iyon, ang mga Israelita 
ay nagkakampo sa Kades. (Bil 13:21, 26) Nang mag- 
laon, pagkatapos ng ilang tadng pagpapagala-gala sa 
ilang, ang mga Israelita ay dumating sa Kades sa 
Ilang ng Zin sa ikalawang pagkakataon. Ang lugar na 
ito ng Ilang ng Zin ay tiwangwang, hindi nahasikan 
ng binhi, walang igos, punong ubas, granada, at tu- 
big. (Bil 20:1-5, ihambing ang Bil 20:28, 33:38, Deu 
1:3.) May kaugnayan sa tubig ng Meriba sa Kades sa 
Ilang ng Zin ang nangyaring hindi pagpapabanal 
nina Moises at Aaron kay Jehova sa harap ng bayan, 
anupat naiwala nila ang pribilehiyong makapasok sa 
Lupang Pangako.---Bil 27:12-14, Deu 32:50, 51. 

Ang Ilang ng Zin ay nasa “tabi ng Edom" (anupat 
nasa mismong K ng Edom) at nasa TS hangganan 
ng nakaatas na teritoryo ng Juda. (Bil 34:3, Jos 15:1) 
Yamang ang Kades ay nasa ilang ng Zin at ilang ng 


1425 


Paran (Bil 13:26: 20:1), posible na ang mga ilang na 
ito ay magkaratig na mga rehiyon, o na ang Ilang 
ng Zin ay bahagi ng mas malawak na Ilang ng Pa- 
ran. 

2. Ang “Zin” ay makalawang ulit na lumitaw na 
hindi kasama ang terminong “ilang.” Sa mga kasong 
ito, maaaring ito'y isang di-pa-matukoy na bayan 
sa T ng Juda sa pagitan ng sampahan ng Akrabim 
at Kades-barnea at siyang pinagkunan ng pangalan 
ng ilang sa palibot. O maaaring ito mismo ang Ilang 
ng Zin.--Bil 34:4, Jos 15:3. 


ZINA. Isang inapo ni Gerson sa pamamagitan ni 
Simei. (1Cr 23:6, 7, 10) Tinatawag siyang Zizah sa 
1 Cronica 23:11.-- Tingnan ang ZIZAH. 


ZIOR [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “maging walang-halaga"”]. Isang lunsod sa bu- 
lubunduking pook ng Juda. (Jos 15:20, 48, 54) Ipi- 
napalagay na ito ay ang Si'ir, na mga 7 km (4 na mi) 
sa HHS ng Hebron. 


ZIP. 

1. Inapo ni Juda sa pamamagitan ni Jehalelel. 
— 1Cr 4:15, 16. 

2. Isang di-matukoy na lunsod sa timugang ba- 
hagi ng Juda.---Jos 15:21, 24. 

3. Isang lunsod sa bulubunduking pook ng Juda. 
(Jos 15:20, 48, 55, 57) Lumilitaw na ito ang Zip na 
ang “ama” ay si Mesa. (1Cr 2:42) Karaniwan itong 
iniuugnay ng mga heograpo sa Tell Zif na mga 
6 na km (3.5 mi) sa TS ng Hebron. Nanganlong si 
David sa ilang na nakapalibot sa Zip noong tinutugis 
siya ni Haring Saul, at makalawang ulit namang ibi- 
nunyag ng mga lalaki ng lunsod ang kinaroroonan 
niya sa hari. (1Sa 23:14, 15, 19, 24, 29: 26:1, 2, iham- 
bing ang Aw 54:Sup.) Waring ang Zip na ito ang 
lunsod na pinatibay ni Rehoboam nang maglaon. 
--2Cr 11:5-8. 


ZIPA. Isang “anak” ni Jehalelel sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 4:1, 16. 
ZIPEO, MGA [Ng (Mula sa) Zip]. Mga nanini- 


rahan sa Zip na nasa bulubunduking pook ng Juda. 
--Awit 54:Sup, tingnan ang Zip Blg. 3. 


ZIPION. Tingnan ang Zeron. 


ZIPOR [Ibon]. Ama ni Haring Balak ng Moab. 
-Bil 22:2, 4, 10, 16, 23:18, Jos 24:9, Huk 11:25. 


ZIPORA [Ibon; o, posible, Maliit na Ibon]. Ang 
asawa ni Moises. Nakilala ni Zipora si Moises sa tabi 
ng isang balon, noong pinaiinom niya at ng kani- 
yang anim na kapatid na babae ang mga kawan ng 
kanilang ama. Nang dumating ang ilang pastol at 
tangkain nilang itaboy ang mga babae gaya ng 


ZIPORA 


dati nilang ginagawa, tinulungan ni Moises ang 
mga babae, anupat siya pa mismo ang nagpainom 
sa mga kawan. Dahil sa kabaitang ito ay inanyaya- 
han siya sa tahanan ni Zipora, at nang maglaon ay 
ibinigay si Zipora ng kaniyang saserdoteng amang 
si Jetro kay Moises upang maging asawa. (Exo 
2:16-21) Si Zipora ay nagkaanak ng dalawang lala- 
ki kay Moises---sina Gersom at Fliezer.---Exo 2:22, 
18:3, 4. 

Nang pabalikin ni Jehova si Moises sa Ehipto, si- 
namahan siya ni Zipora at ng kanilang dalawang 
anak. Isang napakalubhang insidente ang naganap 
sa daan, anupat ang medyo malabong ulat ay nag- 
sasabi: “At nangyari sa daan, sa dakong tuluyan, na 
sinalubong siya ni Jehova [“anghel ni Jehova,” LXX] 
at naghanap ng paraan upang patayin siya. Nang 
dakong huli ay kumuha si Zipora ng isang batong 
pingkian at pinutol ang dulong-balat ng kaniyang 
anak at pinasaling iyon sa kaniyang mga paa at si- 
nabi: “Sapagkat ikaw ay isang kasintahang lalaki 
ng dugo sa akin.” Sa gayon ay binayaan niya ito. 
Sa pagkakataong iyon ay sinabi niya: ‘Isang kasin- 
tahang lalaki ng dugo, dahil sa pagtutuli.”---Exo 
4:24-26. 

Maraming interpretasyon ang inihaharap ng mga 
iskolar para sa ulat na ito, anupat ang ilan ay inila- 
kip sa makabagong mga salin ng Bibliya. (Tingnan 
ang CC, JB, Kx, La, NE, RS, gayundin ang Aleman 
na Zurcher Bibel, ang Kastilang Bover-Cantera at 
ang mga bersiyong Pranses na Crampon, Lienart, at 
Segond.) Sinisikap ng gayong mga interpretasyon 
na sagutin ang mga tanong gaya ng kung ang bu- 
hay ba ni Moises o ng bata ang nanganib, kung si- 
naling ba ni Zipora ang mga paa ni Moises o ang 
mga paa ng bata o ang mga paa ng anghel sa pama- 
magitan ng dulong balat. Nagbibigay rin sila ng ka- 
nilang opinyon kung bakit sinabi ni Zipora (at kung 
kanino niya sinabi), “Ikaw ay isang kasintahang la- 
laki ng dugo sa akin.” 

Waring ang buhay ng bata ang nanganib batay sa 
isinasaad ng batas sa pagtutuli sa Genesis 17:14: na 
tinuli ni Zipora ang bata dahil napagtanto niya kung 
ano ang kailangan upang ituwid ang mga bagay- 
bagay, na inihagis niya ang dulong balat sa paanan 
ng anghel na nagbanta sa buhay ng bata upang ipa- 
kitang nasunod na niya ang kautusan ni Jehova, na 
nagsalita si Zipora kay Jehova sa pamamagitan ng 
Kaniyang kinatawang anghel nang bumulalas siya, 
“Ikaw ay isang kasintahang lalaki ng dugo sa akin,” 
anupat sinabi niya iyon upang ipakitang tinatang- 
gap niya ang katayuan ng asawang babae sa tipan 
ng pagtutuli na doo'y si Jehova ang asawang lalaki. 
--Tingnan ang Jer 31:32. 

Ngunit walang paraan upang masagot nang tiya- 
kan ang gayong mga tanong sa pamamagitan ng 


ZIPRON 


Kasulatan. Ang literal na nilalaman ng tekstong iyon 
sa sinaunang Hebreo ay hindi na matiyak dahil sa 
mga idyoma na ginamit halos 3,500 taon na ang na- 
kararaan. Ito ang dahilan kung bakit ang literal na 
mga salin (NW, Ro, Yg) at ang iba pa (AS, KJ, Da, Dy, 
JP, Mo, Le), pati na ang sinaunang Griegong Septua- 
gint, ay hindi maliwanag sa mga bagay na ito. 
Lumilitaw na bumalik si Zipora upang dalawin 
ang kaniyang mga magulang, sapagkat, pagkatapos 
ng Pag-alis, sinamahan ni Jetro si Zipora at ang da- 
lawang anak nito pabalik kay Moises sa kampo sa 
ilang. (Exo 18:1-6) Lumilitaw na ang presensiya 
roon ni Zipora ay pumukaw ng paninibugho ng ka- 
patid ni Moises na si Miriam, at ginamit niya (kasa- 
ma si Aaron) ang pagiging Cusita ni Zipora bilang 
isang dahilan upang magreklamo laban kay Moises. 
(Bil 12:1) Hindi nito ipinahihiwatig na namatay na si 
Zipora at muling nag-asawa si Moises ng isang ba- 
baing Etiope, gaya ng karaniwang opinyon, sapag- 
kat bagaman ang “Cusita” ay kadalasang tumutukoy 
sa mga Etiope, maaari rin itong kumapit sa mga 
taga-Arabia.--Tingnan ang Cus Blg. 2; CUSITA. 


ZIPRON. Isang lugar sa hilagaang hanggahan 
ng Lupang Pangako. (Bil 34:9) Hindi matiyak kung 
saan ang eksaktong lokasyon nito. Gayunman, ipi- 
napalagay ni Y. Aharoni na ito ay ang Hawwarin, 
na mga 100 km (60 mi) sa TTS ng Hamat. 


ZIV. Ang pangalan ng ikalawang buwang lunar 
sa sagradong kalendaryo, ang ikawalong buwan sa 
sekular na kalendaryo ng mga Israelita. (1Ha 6: 
1, 37) Katumbas ito ng huling bahagi ng Abril at 
unang bahagi ng Mayo. Ganito ang komento sa 
1 Hari 6:1 ng Soncino Books of the Bible tungkol sa 
buwan ng Ziv: “Kilala ngayon bilang Iyyar, ang ika- 
lawang buwan pagkatapos ng Nisan. Tinatawag ito 
noon na Ziv (liwanag) dahil pumapatak ito sa baha- 
gi ng taon na ang lupa ay "nagliliwanag dahil sa 
mga bulaklak.” (Inedit ni A. Cohen, London, 1950) 
Ang pangalang Iyyar ay masusumpungan sa Ju- 
diong Talmud at sa iba pang mga akda pagkaraan 
ng pagkatapon. 

Pagsapit ng buwang ito ay umaabot na ang pag- 
aani ng sebada sa maburol na lupain at inaani na 
ang trigo sa mabababang lupain. Hitik na hitik sa 
bulaklak ang mga burol ng Galilea. Sa buwang ito 
nagsisimula ang tag-araw, at agad na naglalaho ang 
mga ulap sa madaling araw dahil sa init ng araw. Sa 
panahong ito, ang mga halaman ay dumedepende 
sa hamog sa gabi at naghihintay sa pagtatapos ng 
tagtuyo sa Oktubre.---Os 6:4: Isa 18:4. 

Ang ika-14 na araw ng Ziv ang ikalawang pagka- 
kataon ng mga Israelita para ipagdiwang ang Pasku- 
wa sakaling hindi nila nagawa iyon noong Nisan 14 
dahil hindi sila nakarating sa Jerusalem o hindi sila 


1426 


malinis noon sa seremonyal na paraan.---Bil 9:9-13, 
2Cr 30:2, 3. 

Buwan ng Ziv noon nang simulan ni Solomon ang 
pagtatayo ng templo, at makalipas ang halos 500 
taon, sa buwan ding iyon pinasimulan ni Zerubabel 
ang muling pagtatayo ng templo.--- 1Ha 6:1, Ezr 3:8. 


ZIZ. Daanang tinahak ng mga hukbo ng Moab, 
Ammon, at Ammonim nang pumaroon sila laban 
sa Juda noong panahon ng paghahari ni Haring Je- 
hosapat (936-mga 911 B.C.E.). Karaniwang ipinapa- 
lagay na ito ay ang Wadi Hasasa (Nahal Hazezon), 
na mga 15 km (9.5 mi) sa TS ng iminungkahing lu- 
gar ng Tekoa at mga 10 km (6 na mi) sa HK ng En- 
gedi.--2Cr 20:1, 2, 16, 20. 


ZIZA. 


1. Isang anak ni Haring Rehoboam sa apo sa tu- 
hod ni Absalom na si Maaca. Nang maituon sa kapa- 
tid ni Ziza na si Abias ang paghalili sa pagkahari, tu- 
manggap si Ziza ng mga kaloob na mga lunsod, 
pagkain, at mga asawa mula kay Rehoboam.---2Cr 
11:20, 22, 23. 

2. Isa sa mga Simeonitang pinuno na nagpala- 
wak ng lupaing pinanginginainan ng kanilang mga 
hayop sa pamamagitan ng pagsusudlong ng Hami- 
tang teritoryo at pagpuksa sa mga tumatahan dito 
noong panahon ng paghahari ni Hezekias, anak ni 
Sipi.---1Cr 4:24, 37-41. 


ZIZAH. Ang ikalawang nakatalang anak ni Si- 
mei na ulo ng isang sambahayan sa panig ng ama 
ng mga Gersonitang Levita sa panig ng ama na ina- 
tasan sa ilang mga tungkulin noong panahon ng 
paghahari ni David. (1Cr 23:6, 7, 10, 11) Sa talata 10 
ang pangalang ito ay binabaybay na Zina sa teks- 
tong Masoretiko, Zizah sa Griegong Septuagint at sa 
Latin na Vulgate. 


ZOAN. Isang sinaunang Ehipsiyong lunsod, iti- 
nayo pitong taon pagkatapos ng Hebron, kaya umi- 
iral na ito noong panahong pumasok si Abraham sa 
Canaan (1943 B.C.E.). (Bil 13:22; Gen 12:5: 13:18) 
Ang pangalan sa Bibliya na Zoan ay katumbas ng 
Ehipsiyong pangalan (d'n-t) ng isang bayan na nasa 
hilagang-silangang bahagi ng rehiyon ng Delta, 
mga 56 na km (35 mi) sa TK ng Port Said. Mas ki- 
lala ito sa Griegong pangalan nito na Tanis (malapit 
sa makabagong-panahong San el-Hagar), at nasa 
sanga ng Nilo na tinatawag na sangang Tanitiko. 
Sa Awit 78:12, 43, ang “parang ng Zoan” ay iti- 
numbas sa “lupain ng Ehipto” nang isinasalaysay 
ang makahimalang mga gawa ni Jehova alang- 
alang sa Israel na humantong sa Pag-alis. Dahil dito, 
pinanghawakan ng ilang iskolar na ang mga pakiki- 
pagtagpo ni Moises kay Paraon ay naganap sa Zoan. 


1427 


Sa katulad na paraan, pinagsikapang iugnay ang 
Zoan (Tanis) sa lunsod ng Rameses, gayundin sa 
lunsod ng Avaris, na tinukoy ni Manetho sa ka- 
niyang ulat tungkol sa tinatawag na mga haring 
Hyksos. Kaya, maraming makabagong reperensi- 
yang akda ang nagsasabing ang pangalan ng Zoan 
ay ginawang Avaris sa ilalim ng pamamahala ng 
mga “Hyksos,” pagkatapos ay ginawang Rameses sa 
ilalim ng dinastiya ng mga Rameses, at nang da- 
kong huli ay ibinalik sa Zoan (sa anyong Griego na 
Tanis). Gayunman, mapapansin na laging ginaga- 
mit ng Bibliya ang pangalang Zoan anupat ikinaka- 
pit ito bago ang Pag-alis (noong panahon ni Abra- 
ham), noong panahon ng Pag-alis, at hanggang 
noong ikawalo, ikapito, at ikaanim na siglo B.C.E. 
(noong panahon ng mga propetang sina Isaias at 
Ezekiel). 

Kung Zoan ang dako kung saan naganap ang mga 
pag-uusap ni Moises at ni Paraon, tiyak na maipahi- 
hiwatig nito kung saan nagsimula ang ruta ng Pag- 
alis. Gayunman, dahil sa ilang salik ay kaduda-duda 
ang pangmalas na ito. Upang tumukoy ang Zoan sa 
gayong dako, ang pananalitang “parang ng Zoan” ay 
dapat malasin, hindi lamang bilang katumbas ng 
“lupain ng Ehipto,” kundi bilang isang mas espe- 
sipikong pananalita, anupat tumutukoy sa eksak- 
tong lokasyon kung saan naganap ang mga himala. 
Ang gayong limitadong pagkaunawa ay hindi tala- 
ga aangkop sa kalagayan, sapagkat ang Sampung 
Salot ay hindi naganap sa isang bahagi lamang ng 
Ehipto (halimbawa ay sa isang bahagi ng Delta) 
kundi sa buong lupain. Waring sumusuporta ito sa 
pangmalas na ang “parang ng Zoan” ay ginamit bi- 
lang katumbas ng “lupain ng Ehipto.” 

Yaong makabagong mga iskolar na nagsasabing 
ang Zoan (o, ayon sa tinangka nilang pag-uugnay, 
ang Avaris o Rameses) ang tinatahanan ni Paraon 
noong panahon ng Pag-alis ay napapaharap din sa 
kawalan ng Biblikal na suporta at pagkakasuwato sa 
ilang salik. Ipinakikita ng Bibliya na ang unang 
pagharap ni Moises ay naganap sa may gilid ng 
log Nilo. (Exo 7:14, 15) Ang Zoan (Tanis) ay wala sa 
aktuwal na ilog kundi nasa dulo ng isa sa sinaunang 
mga sanga na humihiwalay mula sa pinakailog nito. 
Sa pagtatangkang ilagay ang lunsod ng Rameses sa 
mismong lugar ng Zoan, o Tanis, ipinagwawalang- 
bahala rin nila ang bagay na ang Zoan ay umiiral na 
bilang isang lunsod noong panahon ni Abraham, sa- 
mantalang ang Raamses sa Bibliya ('Rameses,” NE) 
ay sinimulang itayo ng mga Israelita sa Ehipto pag- 
karaan ng mga 400 taon (maliban kung ang 'pagta- 
tayo" sa Bibliya ay nangangahulugan ng “pagpapati- 
bay,” o pagpapalakas).---Exo 1:11. 

Sinasabi ng mga iskolar na ito na ang Zoan (Ava- 
ris-Rameses, gaya ng pagkakilala nila rito) ang kabi- 


ZOAN 


sera ng Ehipto noong panahon ng Pag-alis, saman- 
talang ipinakikilala ng Bibliya ang Rameses bilang 
isang “imbakang dako” lamang. At dahil sa pinang- 
hahawakan nila na si Ramses II ang Paraon noong 
panahon ng Pag-alis dahil sa pag-aangkin nito na 
siya ang tagapagtayo ng lunsod ng Rameses (o, mas 
tumpak pa, isang dakong tinawag na Per-Ramses), 
ipinagwawalang-bahala nila ang bagay na ang pag- 
tatayo ng Rameses sa Bibliya ay nagsimula 80 taon 
o higit pa bago ang Pag-alis (bago ang kapangana- 
kan ni Moises [Exo 1:11-2:10]), samantalang sinasa- 
bi ng mga istoryador na si Ramses Il ay namahala 
lamang nang mga 66 na taon.---Tingnan ang RAAM- 
SES, RAMESES. 

Sa gayon ay hindi pa rin nauunawaan kung bakit 
lumilitaw na ginamit ang “parang ng Zoan” bilang 
katumbas ng “lupain ng Ehipto” may kinalaman 
sa pagsasagawa ni Jehova ng makahimalang mga 
gawa. Bagaman hindi maaaring lubusang ipagwa- 
lang-bahala ang posibleng kaugnayan sa korte ni 
Paraon, talagang posible rin na dahil sa katandaan 
ng lunsod ay ginamit ng salmista ang Zoan sa ga- 
yong paraan, yamang lumilitaw na isa ito sa pina- 
kamatatandang lunsod na itinatag sa Ehipto. Ang 
paggamit dito, kung ganito ang naging kalagayan, 
ay maaaring itulad sa paggamit ng “Plymouth Rock” 
na kumakatawan sa maagang bahagi ng kolonisa- 
syon ng Estados Unidos. O maaaring dahil sa pagi- 
ging prominente nito at sa lokasyon nito sa may 
pasukan ng Ehipto sa pangmalas ng mga nangga- 
galing sa Palestina, anupat marahil ay ito ang unang 
pangunahing lunsod na narating ng pamilya ni Ja- 
cob nang paparoon sila sa Ehipto. (Ihambing ang Isa 
30:2-4: tingnan ang Hanes.) Palibhasa'y malapit ito 
sa dulong hilaga ng Ehipto, ang “parang” nito ay 
maaaring makasagisag na tumutukoy pa nga sa bu- 
ong Libis ng Nilo na bumabagtas sa T niyaon, hang- 
gang sa timugang hangganan ng Ehipto. 

Hindi mapag-aalinlanganan ang kahalagahan ng 
lunsod ng Zoan (Tanis), lalo na may kinalaman sa 
kalakalan at mga istrakturang panrelihiyon. May 
katibayan ng maraming pagtatayo ng mga hari 
roon mula pa noong panahon ng sinaunang “mga 
dinastiya” ng mga Ehipsiyong hari. Nagtayo ng 
isang malaking templo, na may haba na mga 305 m 
(1,000 piye). Si Paraon Ramses Il ay nagtayo ng 
isang pagkalaki-laking monolitikong estatuwa ng 
kaniyang sarili sa Tanis na may taas na mga 28 m 
(92 piye) at may bigat na mahigit sa 800 metriko to- 
nelada. Tinukoy ng mga Asiryanong hari na sina 
Esar-hadon at Ashurbanipal ang Zoan (tinawag na 
Sa'nu o Sinu sa mga inskripsiyong cuneiform) bi- 
lang isang maharlikang lunsod na nasa ilalim ng pa- 
mamahala ng isang prinsipe. Bago ng panahon nila, 
tinukoy ng propetang si Isaias, sa isang kapahaya- 
gang mula sa Diyos laban sa Ehipto, ang “mga 


ZOAR 


prinsipe ng Zoan” at inuri silang kasama ng mga 
taga-Nop (Memfis), sa gayon ay itinatawag-pansin 
din ang pulitikal na kahalagahan ng Zoan. (Isa 19:1, 
11-13) Sinasabing ginamit ni Tirhaka, ang tagapa- 
mahalang Etiope sa Ehipto at isang kapanahon ni 
Isaias, ang Zoan (Tanis) bilang sentro ng adminis- 
trasyon para sa hilagang Ehipto. 

Pinatunayan ng panlulupig ng Asirya sa Ehip- 
to sa pamamagitan nina Esar-hadon at Ashurba- 
nipal ang “kamangmangan” ng mga tagapayong 
mula sa Zoan. (Isa 19:13) Pagkatapos, noong mga 
591 B.C.E., nagbabala ang propetang si Ezekiel 
tungkol sa isa pang panlulupig sa pamamagitan 
ng Babilonyong si Haring Nabucodonosor, anupat 
"magpapaningas ng apoy sa Zoan.’ (Eze 29:17: 30:1, 
10, 14) Gayunman, maliwanag na ang Zoan (Tanis) 
ay nakabawi at nagpatuloy na maging panguna- 
hing lunsod ng Delta sa Ehipto hanggang noong 
panahon ni Alejandrong Dakila. Pagkatapos nito, 
inagaw ng bagong lunsod ng Alejandria ang kaha- 
lagahan ng Zoan (Tanis) sa kalakalan, at unti-unti 
itong humina. 


ZOAR [Kaliitan]. Isang lunsod ng “Distrito.” Ma- 
liwanag na ito ay dating nasa gilid ng isang mata- 
bang kapatagan. (Gen 13:10-12, tingnan ang DISTRI- 
TO NG JORDAN.) Lumilitaw na Bela ang mas naunang 
pangalan ng Zoar. Noong panahon ni Abraham, pi- 
namahalaan ito ng isang hari na naghimagsik, ka- 
sama ng apat na iba pang hari mula sa Distrito, 
pagkatapos ng 12-taóng pamumuno sa kanila ni Ke- 
dorlaomer. Ngunit natalo ang mga ito ng monarka 
ng Elam at ng kaniyang tatlong kaalyado. (Gen 
14:1-11) Noong pupuksain na ni Jehova ang Sodo- 
ma, si Lot ay humiling at pinahintulutang tumakas 
patungong Zoar. Kaya naman ang lunsod na ito ay 
naligtas. (Gen 19:18-25) Nang maglaon, dahil sa ta- 
kot, si Lot at ang kaniyang dalawang anak na babae 
ay umalis sa Zoar at nanirahan sa isang yungib sa 
kalapit na bulubunduking pook.---Gen 19:30. 

Ayon sa hula, kapag sumapit ang kasakunaan sa 
Moab, ang mga takas nito ay lilikas patungong Zoar 
at ang sigaw dahil sa pagkawasak ng bansa ay 
maririnig “mula sa Zoar hanggang sa Horonaim, 
sa Eglat-selisiya.” Ipinahihiwatig nito marahil na 
ang Zoar ay isang Moabitang lunsod. (Isa 15:5, 
Jer 48:34) Binabanggit ng Griegong Septuagint at 
ng ilang makabagong salin (AT, JB, NE, RS) ang 
Zoar (Zogora) sa Jeremias 48:4 (31:4, LXX, Bagster). 
Ngunit ang mababasa sa Hebreong tekstong Maso- 
retiko ay “ang kaniyang maliliit na bata.” (NW, JP, 
Le, Ro) Nang tanawin ni Moises ang Lupang Panga- 
ko mula sa Bundok Nebo, Zoar ang nakita niyang pi- 
nakadulong dako sa T. (Deu 34:1-3) Lumilitaw na 
ang lunsod na ito ay nasa Moab o kaya'y malapit 


1428 


doon, anupat matatagpuan di-kalayuan sa bulubun- 
duking pook ng Moab at nasa bandang TS ng Dagat 
na Patay. (Ihambing ang Gen 19:17-22, 30, 37.) Si- 
nasabi ng ilang iskolar na ang Zoar ay nasa H ng 
Dagat na Patay, sinasabi naman ng iba na ito ay 
nasa Peninsula ng el-Lisan, o nasa gawing K o T la- 
mang ng dulong T ng dagat. Iniuugnay ito ni Yoha- 
nan Aharoni sa es-Safi, na nasa delta ng agusang li- 
bis ng Zered (Wadi el-Hasa”). Noong Edad Medya, 
ang pangalang Zoar ay iniugnay sa isang mahala- 
gang lugar na nasa pagitan ng Jerusalem at Elat. 
Gayunman, naniniwala ang ilang iskolar na ang ori- 
hinal na Zoar at ang iba pang “mga lunsod ng Dis- 
trito” ay nasa ilalim ng Dagat na Patay sa T na ba- 
hagi nito.--Gen 13:12. 


ZOBA. Isang kahariang Siryano (Arameano) na 
kilala rin bilang Aram-Zoba. (Aw 60:Sup) Isa sa 
mga naging hari nito ay si Hadadezer. (1Ha 11:23) 
Ang tambalang anyo na “Hamat-zoba” ay maaaring 
tumutukoy sa magkaratig na mga kaharian na pi- 
nanganlang Hamat at Zoba. (2Cr 8:3) Ang Zoba ay 
waring nasa H ng Damasco na may nasasakupan 
na sumasaklaw hanggang sa rehiyon ng Hamat 
sa H at sa ilog ng Eufrates sa S.---2Sa 8:3. 

Nakipagdigma si Haring Saul laban sa mga hari ng 
Zoba. (1Sa 14:47) Nang maglaon, inupahan ng mga 
Ammonita ang mga Siryano ng Zoba at ang iba pang 
mga pulutong upang makipaglaban kay David, ngu- 
nit lahat ay natalo ng kaniyang hukbo. (2Sa 10:6-19, 
1Cr 19:6-19) Malamang na sa digmaang ito nilupig ni 
David si Haring Hadadezer ng Zoba, pagkatapos ay 
kumuha siya rito ng samsam, kasama na ang mara- 
ming tanso (nang maglaon ay ginamit sa pagtatayo 
ng templo) mula sa kaniyang mga lunsod ng Beta 
(lumilitaw na pinanganlan ding Tibhat) at Berotai 
(Cun?). (2Sa 8:3-12, 1Cr 18:3-9) Ang isa sa maka- 
pangyarihang mga lalaki ng mga hukbong militar ni 
David ay si Igal na anak ni Natan ng Zoba.---2Sa 23:8, 
36, tingnan ang ARAM Blg. 5; HADADEZER. 


ZOBEBA. 
—1Cr 4:1, 8. 


ZOHAR. 

1. Isang Hiteo na ang anak na si Epron ang nag- 
bili kay Abraham ng yungib ng Macpela.---Gen 
23:7-9, 25:9. 

2. Ikalimang binanggit na anak ni Simeon at ama 
ng isang pantribong pamilya, isa sa mga kabilang sa 
70 sa sambahayan ni Jacob na “pumaroon sa Ehip- 
to.” (Gen 46:8, 10, 27: Exo 6:15) Sa ibang bahagi ay 
tinatawag siyang Zera.--Bil 26:13: 1Cr 4:24. 


ZOHELET [mula sa salitang-ugat na nanga- 
ngahulugang “reptilya”]. Isang bato sa tabi ng En- 
rogel. Gayunman, hindi alam kung saan ang loka- 


Isang inapo ni Koz sa tribo ni Juda. 


1429 


syon nito. Malapit sa “bato ng Zohelet,” si Adonias 
ay naghain at ipinroklamang hari ng maraming 
prominenteng lalaki ng Israel. Ngunit, ang may- 
kapangahasang pagtatangka niya na halinhan si 
David sa trono ay nabigo.-- 1Ha 1:9, 10, 25, 49, 50. 


ZOHET. Isang inapo ni Isi sa tribo ni Juda. 
— 1Cr 4:1, 20. 


ZOPA. Isang nangungunang miyembro ng tribo 
ni Aser. Labing-isa sa kaniyang “mga anak” ang na- 
katala.— 1Cr 7:35-37, 40. 


ZOPAI [posibleng mula sa salitang-ugat na na- 
ngangahulugang “bahay-pukyutan”]. Anak ng isang 
Elkana at ninuno ni Samuel. Ang isa pang anyo ng 
pangalang ito ay Zup.— 1Cr 6:26, 28, 33-35: tingnan 
ang ZUP. 


ZOPAR. Isa sa tatlong “kasamahan” ni Job: 
isang Naamatita. (Job 2:11) Si Zopar ang ikatlong ta- 
gapagsalita sa pakikipagdebate kay Job. Sinusugan 
ng pangkalahatang diwa ng kaniyang pangangatu- 
wiran yaong kina Elipaz at Bildad; inakusahan niya 
ng kabalakyutan si Job, anupat sinabihan ito na ali- 
sin ang makasalanang mga gawain nito. (Job kab 
11, 20) Ngunit pagkatapos ng dalawang yugto ng 
debate ay huminto na si Zopar, nasabi na niya 
ang kaniyang mga salitang tumutuligsa at wala na 
siyang maidaragdag sa ikatlong yugto. Sa katapu- 
san ay iniutos ni Jehova na siya at ang kaniyang 
mga kasamahan ay maghandog ng isang malaking 
hain at na idalangin sila ni Job.---Job 42:7-9. 


ZOPIM. Isang parang sa taluktok ng Pisga. Dito 
nagpatayo si Balaam ng pitong altar, dito naghan- 
dog ng mga hain, at dito binigkas ng propeta ang 
isa sa kaniyang mga kasabihan hinggil sa Israel. (Bil 
23:14-24) Ang pangalang Zopim ay waring napana- 
tili sa Tela'at es-Safa na malapit sa iminumungka- 
hing lokasyon ng Pisga, sa S ng H dulo ng Dagat na 
Patay. Gayunman, sa halip na ituring na isang pa- 
ngalang pantangi, isinasalin ng ilang iskolar ang sa- 
litang tsoh-phim', anupat gumagamit ng mga pana- 
nalitang gaya ng “parang ng mga bantay.”--Le, 
ihambing ang JB, NE. 


ZORA. Isang lunsod sa Sepela na itinakda sa tri- 
bo ni Juda. (Jos 15:20, 33) Palibhasa'y nasa hangga- 
nan ng Dan at Juda, tinirahan ito ng mga taong- 
bayan ng Dan. (Jos 19:41, 48; Huk 18:2, 8, 11) Ang 
Danitang si Samson ay ipinanganak sa Zora at inili- 
bing malapit dito. (Huk 13:2, 24, 25, 16:31) Ang lun- 
sod na ito'y pinatibay ni Haring Rehoboam, marahil 
ay dahil sa estratehikong lokasyon nito na mga 
25 km (16 na mi) sa K ng Jerusalem. (2Cr 11:5, 10) 
Ang Zora ay muling tinirahan ng ilan sa mga anak 


ZUZIM, MGA 


ni Juda na bumalik mula sa pagkatapon sa Babilo- 
nya. (Ne 11:25, 29) Ipinapalagay na ito ay ang ma- 
kabagong-panahong Sar'ah (Tel Zorta), sa H panig 
ng iminumungkahing lugar ng Libis ng Sorek. 


ZORATITA, MGA [Ng (Mula sa) Zora]. Mga 
inapo ni Sobal, mula sa tribo ni Juda.— 1Cr 2:3, 52, 
53, 4:2. 


ZORITA, MGA [Ng (Mula sa) Zora]. Mga ina- 
po ni Salma na mula sa tribo ni Juda.--1Cr 2:3, 54. 


ZUAR [mula sa salitang-ugat na nangangahulu- 
gang “maging walang-halaga']. Isang lalaki ng Isa- 
car na ang “anak” na si Netanel ay isang pinuno ng 
tribo sa ilang.--Bil 1:8, 16; 2:5, 7:18, 23; 10:15. 


ZUP (posible, Bahay-Pukyutan]. 

1. Isang Kohatitang Levita at ninuno ni Samuel. 
(1Sa 1:1, 1Cr 6:33-38) Tinawag din siyang Zopai, isa 
pang anyo ng pangalang ito.— 1Cr 6:26. 

2. Isang “lupain” sa labas ng teritoryo ng Benja- 
min. Binagtas ni Saul ang lupaing ito sa paghahanap 
sa mga babaing asno ng kaniyang ama. Sa isang 
lunsod sa loob ng lupain ng Zup unang nakatagpo ni 
Saul si Samuel. (1Sa 9:3-6, 15-18) Hindi alam kung 
saan ang eksaktong lokasyon ng Zup. 


ZUR [Bato]. 

1. Isa sa limang hari ng Midian noong panahong 
malapit na ang Israel sa Lupang Pangako. Si Zur ay 
tinatawag ding isang pinuno at “isang pangulo ng 
mga lipi sa isang sambahayan sa Midian sa panig ng 
ama,” at gayundin bilang isang “duke ni Sihon.” Ang 
kaniyang anak na si Cozbi ang babaing Midianita na 
kinuha ni Zimri para sa imoral na pakikipagtalik at 
pinatay ni Pinehas. Si Zur mismo ay napatay nang 
parusahan ng mga Israelita ang Midian dahil sa 
pagbubuyo sa ibang mga lalaki ng Israel sa imo- 
ral na pakikipagtalik at huwad na pagsamba.---Bil 
25:14-18, 31:1, 2, 7, 8: Jos 13:21. 

2. Isang Benjamita, anak ni Jeiel at maliwanag 
na kapatid ni Ner, ang lolo ni Saul.— 1Cr 8:29, 30, 
9:35, 36, 39. 


ZURIEL [Ang Aking Bato ay Diyos]. Ang pinu- 
no ng mga Meraritang Levita noong nasa ilang; 
anak ni Abihail.--Bil 3:35. 


ZURISADAI [Ang Aking Bato ay ang Ma- 
kapangyarihan-sa-lahat]. Isang Simeonita na ang 
“anak” na si Selumiel ay pinuno ng tribo noong pa- 
nahon ng paglalakbay sa ilang.--Bil 1:6, 16, 2:12; 
7:36, 41, 10:19. 


ZUZIM, MGA. Isang grupo ng mga tao sa S ng 
Ilog Jordan na tinalo ng mga hukbo ni Kedorlaomer 
sa Ham.--Gen 14:5. 


Indise ng mga Paksa 


Sa mga reperensiya sa ibaba, ang makapal na numero ay tumutukoy sa tomo, ang kasunod na mga numero naman 
ay sa mga pahina. Ang reperensiya sa uluhan ay malawak at kadalasa'y sumasaklaw rin sa impormasyong nasa 
mga pangalawahing paksa sa ilalim nito. 


Aaron 1:9-12 
ginintuang guya: 1:865 
mataas na saserdote: 2:340, 
724-726 
agapagsalita ni Moises: 2:415- 
417 
Abel 1:16-17 
dugo ni Jesus at ni: 1:617-618 
andog: 1:163, 467-468, 889 
“pagkakatatag ng sanlibutan”: 
2:875-876, 1082-1083 
pananampalataya: 2:803 


Abihu 1:24-25 
akaibang apoy: 1:1346 
Abisag 1:27 
iniling ni Adonias: 1:49, 
2:1189-1190 
Abraham 1:31-35 
ama ng mga bansa: 1:317 
binhi ni: 1:423-427, 929: 
2:1237, 1324, 1326 
400-tadng kapighatian: 
1:1088-1089, 2:137, 553-554 
pakikipaglaban ni Satanas sa: 
2:1108 
dakong libingan para sa pamilya: 
1:427; 2:238, 675 
Ehipto: 1:659; 2:1094 
Hebreo: 1:928-929 
iniligtas si Lot: 1:591 
ipinahayag na matuwid: 
1:1083-1084 
Isaac “inihain” ni: 1:1089; 
2:423-424 
ampamento sa Bethel: 1:391- 
392 
augnayan ni Jehova kay: 
1:1328, 1417 
ayamanan: 2:73 
mga babae ni: 2:85-86 
mga paglalakbay: 1:330-331 
pagtawa tungkol kay Isaac: 2:727 
pakikipagtipan sa iba: 1:101, 139 
pananampalataya: 2:804 
pagkabuhay-muli: 2:621-622 
pangakong binhi: 2:563-564 
Sara ipinakilalang kapatid: 
2:1094-1095 
ipan: 2:136-137, 1324-1325 
isinalin: 1:1089-1090, 1118- 
1120 
pinanatiling may bisa nang 
“isang sanlinggo” (Dan 9:27): 
2:938-939 
tipan ng pagtutuli: 2:732-733, 
1324-1325 
ugnayan ng mga Canaanita at 
ni: 1:473 
Absalom 1:35-38 
tangkang pag-agaw sa trono: 
1:1038-1039, 1243, 1459 
Abuloy 1:39-41 
mga taga-Corinto: 2:640, 673- 
674 
mga taga-Filipos: 1:775-776 
pagkabukas-palad: 2:631-632 


pangitain ni Ezekiel tungkol sa 
banal na: 1:313-314 
suporta para sa tunay na 
pagsamba: 1:1052-1053 
Adan 1:45-47 
hindi tinubos: 1:1160; 2:845 
Jesus katumbas na pantubos: 
2:844-845 
kasakdalan at kakayahan at 
kalayaang magpasiya: 2:7-8 
kasalanan: 1:1158; 2:14, 1183- 
1184, 1272 
epekto kay Adan: 1:445; 
2:14-15, 264 
epekto sa mga supling: 1:90 
hindi patiunang inalam: 
2:870-871 
kaugnayan ni Eva kay: 1:218- 
219 
kapupunan: 1:275-276 
kaugnayan ni Jehova kay: 
1:1326 
anak ng Diyos: 1:129 
mahabang pagtitiis: 2:245 
personalidad isiniwalat kay: 
1:1156-1157 
may balbas: 1:307 
pagkakilala ng “mabuti at 
masama”: 1:1288, 2:1184 
pagkalalang: 1:721-723, 1375- 
1376; 2:1271-1272 
ayon sa larawan ng Diyos: 
1:445, 2:12-13, 185, 1271- 
1272 
pagsubok sa pagkamasunurin: 
1:633-634, 1211, 2:13-14, 1272 
pagsulat: 2:720-721 
pangalan ni Jehova alam ni: 
1:1154 
tadyang: 1:461; 2:1221 
wika: 1:931, 938 
Adonias 1:49 
nakipagsabuwatan para agawin 
ang trono: 2:1189-1190 


Agabo 1:52 
humula ng taggutom: 1:497 
Agrikultura 1:55-57 
(Tingnan din ang BaciInG, 
PunoNG UBaAs, HALAMAN, 
MGA, PUNUNGKAHOY, mga 
pananim ayon sa pangalan) 
bukid, parang: 1:453-454 
gilingang-bato: 2:953 
mga kagamitan sa pagsasaka: 
2:706-707 
pag-aani: 2:283-284, 522-523 
pag-aararo: 2:523-525 
paggigiik: 2:99, 589-590, 953 
paghahasik: 1:1062; 2:284-287 
paghuhugpong: 2:602 
pagtatahip: 2:723-724, 953 
pasimula ng taon ng: 1:732 
Agusang Libis 1:57-58 
Araba: 1:166-167 
Arnon: 1:210-211 
Jabok: 1:1117-1118 
Kidron: 2:87 


Kison: 2:94 

ng Ehipto: 1:650-651, 2:1146 
ng mga alamo: 1:83 

Sorek: 2:1196 

Zered: 2:1420 


Ahab 1:58-60 
inskripsiyon ni Salmaneser: 
2:130, 1057-1058 
mga pangyayari noong kaniyang 
paghahari: 2:1063 
palasyo: 1:948 
Ahasuero ( Asawa ni Reyna 
Esther) 1:61 
amnestiyang ipinagkaloob ni: 
1:115 
larawan: 2:330-331 
paghahari: 2:906-909 
pagkakakilanlan: 1:728 
piging para sa mga opisyal: 
1:729 


Ahaz 1:61-62 
kawalang-katapatan: 1:982, 1047 
pakikipag-alyansa sa Asirya: 

2:1305 
Aklat 1:71-74 
(Tingnan din ang BALUMBON) 
aklat ng buhay: 1:449, 2:816 

Akusasyon 1:74-75 

hinalang pangangalunya: 
1:999; 2:305, 1388 

pagmamatuwid sa sarili: 1:1233 

paninirang-puri: 2:1349-1350 

Alagad 1:79 

(Tingnan din ang KRISTIYANO) 

gawaing pangangaral: 2:280- 
282, 835-836 

mga kahilingan sa mga 
Kristiyano: 2:115 

pagtuturo sa mga alagad: 1:863- 
864 

pinakamalalapit kay Jesus: 
1:1266 

ugnayang pampamilya: 2:525 

unang tinawag: 1:138, 1265- 
1266 

Alak at Matapang na Inumin 

1:79-82 
(Tingnan din ang BaciInG, 

PUNONG UBAs) 

dapat iwasan ng mga saserdote 
kapag naglilingkod: 1:24-25, 
1346 

kalasingan, paglalasing: 1:1352- 
1354, 2:486 

katinuan: 2:40 

latak: 2:190 

Memoryal: 1:899, 901, 2:862 

nakapagpapagaling: 1:1449 

pagkain: 2:636 

pisaan ng ubas: 2:933-934 

serbesa: 2:1132-1133 

Alejandrong Dakila 1:84-86 
imperyo: 2:333-334 
mga pananakop: 1:852, 921 

Persia: 2:910 
Tiro: 2:531, 1330 


1430 


Alipin 1:87-90 
Imperyo ng Roma: 2:1275 
markang indikasyon ng 
pagmamay-ari: 2:317 
mga ilustrasyon: 
walang-awang alipin: 1:1063- 
1064 
walang-kabuluhang mga 
alipin: 1:1066 
mga lingkod ni Jehova: 1:361- 
362, 455 
Altar 1:96-101 
(Tingnan din ang TEMPto) 
mga sungay: 2:1207 
ng handog na sinusunog: 
apoy: 1:163 
dugo sa paanan at sa mga 
sungay: 1:617, 2:724 
tubig at alak sa paanan: 
1:1435-1436 
ng insenso: 1:1081, 2:1103 
sa “Di-kilalang Diyos”: 1:597 
Ama 1:104-105 
awtoridad: 1:125 
bahay (sambahayan) ng ama: 
1:298 
Jehova: 1:14, 129-133: 2:12-13 
Jesu-Kristo: 2:845 
pananagutan: 1:123-124 
tagapagtatag o pangunahing 
namayan: 1:246-247 
Ammonita, Mga 1:111-115 
relihiyon: 1:1170; 2:78, 422- 
423 
Amon (Amon-Ra) 1:116, 609- 
610; 2:483, 496-497 


Amos 1:119-120, 394 


Anak, Bata 1:122-125 

anak na babae: 1:126 

anak na lalaki: 1:126-127 

anak sa ligaw: 1:135-136 

bautismo: 1:358-359 

disiplina: 2:605-606, 1358 

edukasyon: 1:640-641 

ilustrasyon tungkol sa dalawang 
anak: 1:1067 

kapanganakan: 1:1412-1413 

mana: 2:271-274 

mga magulang dapat 
parangalan: 2:784 

mga magulang dapat sundin: 
2:649 

pag-aampon: 2:521-522 

pag-awat sa suso: 1:1077, 1088- 
1089; 2:565-566 

paghahain ng: 1:476, 739; 
2:422-423, 1337 

pag-ibig sa: 2:605-606 

pagpapangalan: 2:812-813 

pinabanal ng 
nananampalatayang magulang: 
2:688 

salitang Hebreo: 1:1101-1102 

ulila: 1:349 

Anak ng Diyos, (Mga) 1:127- 

133 


1431 


Adan: 2:1272 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:130-131, 1084-1085, 2:521- 
522, 669, 685 
pagsisiwalat sa: 2:720 
Anak ng Tao 1:133-135 
tanda ng: 2:1268 


Ananias (Asawa ni Sapira) 
1:136; 2:362-363, 1093-1094 


Anghel 1:139-141 
(Tingnan din ang Demonyo) 
kautusan: 2:49 
kumatawan kay Jehova: 2:1318 
mga anak ng Diyos: 1:128-129 
mga espiritung nilalang: 1:715 
mga hukbo ni Jehova: 1:1022, 
1164 
mga kerubin: 2:82-83 
mga lingkod ni Jehova: 2:402 
mga pangalan: 2:813 
mga serapin: 2:1131-1132 
mortal: 1:1075; 2:63 
nakipagbuno si Jacob sa: 
1:1121-1122, 2:916 
ng kalaliman (Apo 9:11): 1:12- 
13, 157-158 
pangangayupapa ng: 2:822 
inig ng: 2:1317-1318 
wika: 2:1398 
Antikristo 1:141-142 
ahulugan ng termino: 2:120 
Antioquia (Pisidia) 1:144 
larawan ng mga guho: 2:748 
Antioquia (Sirya) 1:143-144 
Bernabe isinugo sa: 1:383 
pasimula ng gawaing 
pangangaral: 1:493 
unang paggamit sa terminong 
“Kristiyano”: 2:114-115 
Antonia, Tore ng 1:145; 2:535 
uwartel ng mga kawal: 
mga karanasan ni Pablo: 1:498 
Apocalipsis kay Juan 1:147-151 
144,000 (Apo 7:4: 14:1, 3): 
1:425; 2:259-260, 1104 
“Bagong Jerusalem” (Apo 21:2): 
1:292-293 
“bagong langit at isang bagong 
lupa” (Apo 21:1): 2:178 
“dalawampu't apat na 
matatanda” (Apo 4:4): 1:420 
“dalawang saksi” (Apo 11:3): 
2:1366 
“malaking pulutong” (Apo 7:9): 
2:259-260 
“malasalaming dagat” (Apo 4:6: 
15:2): 1:429-430 
mga hayop ng: 1:919 
kulay-iskarlatang mabangis na 
hayop: 1:923 
larawan ng mabangis na 
hayop: 2:186 
mula sa dagat: 1:922-923 
umaahon mula sa lupa: 1:923 
pitong kongregasyon: 2:945-946 
Apokripa 1:151-157, 1402-1403 


Apostasya 1:158-159 
mula sa Kristiyanismo: 1:1034, 
1269-1270, 2:253, 1276-1278 
paghahanda para labanan: 
2:40-41 
pamigil: 1:162; 2:1277, 
1310, 1312 
taong tampalasan: 2:771 
salitang Hebreo: 2:301 


Apostol 1:159-163 
espirituwal na matatandang 
lalaki: 2:350-351 
makahimalang mga 
kapangyarihan: 1:1421-1422; 
2:517, 553 
Matias: 2:359, 516-517 
Pablo: 2:516-517 
Apoy 1:163-165 
abo: 1:29-30 
bautismo sa: 1:362 
brasero: 1:438 
Gehenna: 1:810-812 
aliging apoy: 1:879 
urno: 1:1037 
akaibang, inihandog ng mga 
anak ni Aaron: 1:24-25, 1346 
awa ng: 2:191-192 
mga hudyat na apoy: 1:391 
pamatay-apoy: 2:779-780 
pamatay ng apoy: 2:780 
panggatong: 2:824-825 
asupre: 1:241 
uling, baga: 2:1368 
usok: 2:1389-1390 
Araba 1:166-167; 2:774 


Arabia 1:167-169 

Havila: 1:915-916 

mga naninirahang Cusita: 
1:515, 916 

paglalakbay ni Pablo sa: 2:512 

rehiyon ng Hadhramaut: 
1:925 

Sheba: 2:1137-1138 

tribo ni Kedar: 2:76 


Aram 1:170-172 
Mesopotamia: 2:387 
Sirya: 2:1170-1171 
Aramaiko 1:172-174 
kung ginamit ni Jesus: 1:933- 
934 
kung kailan ginamit ng mga 
Israelita: 1:933-934 
kung kailan napaiba sa Hebreo: 
13931 
Araw (Day) 1:177-180 
araw ng kapahingahan ng 
Diyos: 2:229, 668, 687, 1037 
araw ng Panginoon: 1:182 
banal na mga araw: 1:1305 
kaarawan: 1:1291-1292 
mga araw ng paglalang: 2:666- 
668 
paghahati: 2:503 
pagsikat hanggang paglubog ng 
araw: 2:710-711 
piging ng mga anak na lalaki ni 
Job: 1:1292 
Araw ng Paghuhukom 1:180-182 
“araw ni Jehova”: 1:182-184; 
2:655 
awa nagtatagumpay: 1:253-254 
pagkabuhay-muli: 2:625-627, 
630-631 
Araw ni Jehova 1:182-184 
mga halimbawa: 1:180-181 
“pagkanaririto ng” (2Pe 3:12): 
2:655 
Areopago 1:184-185 
pahayag ni Pablo: 1:245, 597 
Arka (Noe) 1:187-189 
arkitektura: 1:200 
kung saan lumapag: 1:174-175 
mga uri ng hayop: 1:327; 
2:1383 


pamilya ng mga ibon: 1:1040- 
1041 
Arka (Sanggol na si Moises) 
1:90-91, 189 
Arkanghel 1:189 
Jesu-Kristo: 2:1319 
Miguel: 2:394-395 
Arkeolohiya 1:189-200 
Asirya: 1:222, 228-233, 952, 
955-958, 2:1329 
Ashurbanipal: 1:223; 2:721 
Ashurnasirpal Il: 1:955 
mga prisma ni Senakerib: 
1:222, 688, 957, 985, 
2:1127-1128 
Nineve: 1:958; 2:480-481 
Salmaneser III: 1:231, 924- 
925, 1167-1168, 2:130, 
1057-1059 
Sargon Il: 1:955, 960; 
2:1096-1098 
Senakerib: 2:163, 1126-1129 
Tiglat-pileser III: 2:892, 
1304-1306 
Babilonya: 1:284, 287; 2:322- 
325 
Belsasar: 1:371-372; 
2:434, 436 
kronikang Babilonyo: 2:326 
Nabonido: 1:372; 2:324 
Nabonidus Chronicle: 1:372, 
495, 559; 2:325, 435-437 
Nabucodonosor: 1:952; 
2:437-439 
Ur: 2:322 
basag na palayok: 2:771-772 
Batong Moabita: 1:212, 242, 
325, 586, 946, 2:78, 364, 381, 
412 
Ehipto: 1:530, 532-534 
Amarna Tablets: 1:661-662 
Hyksos: 1:660-661 
Sisak: 1:952; 2:1171 
Gresya: 2:335-336 
Galio, proconsul ng Acaya: 
1:793 
Tesalonica: 2:749, 1238-1239 
mga Amurru: 1:118-119 
mga barya: 2:532, 534, 538, 
544 
mga Habiru: 1:930 
“mga Hiteo”: 1:1001 
mga Hurriano: 1:1002, 1007 
mga kuta: 2:153-154 
mga pakinabang: 1:959-960 
pagpepetsa: 1:1180; 2:124-133 
Palestina: 
Ai: 1:67 
Bet-sean: 1:959 
garing: 1:948 
Gezer: 1:821-822; 2:153 
Gibeon: 1:823 
Gozan: 1:372 
Hazor: 1:926; 2:153 
Herodes na Dakila: 2:538 
ehu: 1:1167-1168; 2:1059 
erico: 1:344, 1179-1180; 
2:555 
erusalem: 1:403, 829-830, 
854, 984, 1185-1186, 2:326, 
950-951, 1151 
alendaryong Gezer: 1:960 
Lachish Letters: 1:266, 325: 
2:163 
Lakis: 1:952 
Megido: 1:201, 2:153- 
154, 368 


ASIRYA 


paagusan ng tubig ni Hezekias: 
1:960, 984 
pagsamba sa guya: 1:948 
palasyo ni Ahab: 1:948 
Pilato: 2:741, 913-914 
Samaria: 1:121; 2:535 
Uzias: 1:960 
Persia: 1:730; 2:905 
Cyrus Cylinder: 1:493-494, 
496-497; 2:328, 332 
Dario Hystaspis: 2:908-909 
Persepolis: 2:329, 904 
Susan: 2:330, 1210-1211 
Roma: 
mga Cesar: 2:534 
Sirya: 
Ben-hadad: 1:377 
Hazael: 1:924-925; 2:1058- 
1059 
Lisanias namahala sa Abilinia: 
1:25; 2:215-216 
Ras Shamra: 1:268-269, 478, 
610, 948 
terapim (mga diyos ng 
sambahayan): 2:1007-1008 
Arkitektura 1:200-205 
arka (ni Noe): 1:187-188 
Asirya: 1:230 
bahay: 1:295-296 
batong-panulok: 1:353-354 
beranda: 1:380-381 
Ehipto: 1:656-657 
haligi: 1:878-879 
Roma: 2:1023 
Armagedon 
(Tingnan ang HAR-MAGEDON) 


Armas, Baluti 1:205-210 
mga sandatang pandigma: 
1:593-594 
pambundol: 2:781-782 
Artajerjes (Longimanus) 1:213 
paghahari: 2:906-909 
ika-20 taon: 2:467, 909, 
937-938 
Artemis 1:214 
imahen: 2:748 
templo ni: 1:644, 646 
Asawang Babae 1:218-220 
(Tingnan din ang ASAWANG 
LALAKI, PAG-AASAWA, PAMILYA) 
asawang lalaki naghihinalang 
nangalunya ang: 1:999, 
2:305, 1388 
babae (concubine): 1:280-281 
dote: 2:526 
mga asawang banyaga pinaalis: 
1:588, 764 
ni Jehova: 1:1195; 2:546 
ni Jesus: 1:1195; 2:546-547, 
624 
pagpapasakop: 2:60-61 
pagpili: 2:525-526 
posisyon at mga pananagutan: 
1:276, 278, 2:527 
Asawang Lalaki 1:220-221 
kasintahang lalaki: 2:526-527 
pagkaulo: 2:60-61, 662-663 
Asin 1:226-227 
tipan ng: 2:1323 
Asirya 1:228-234, 954-958 
arkeolohiya: 1:190-191, 223, 
952, 955-958, 960; 2:480-481, 
1096-1098, 1126-1129, 1304- 
1306, 1329 
arkitektura: 1:203 


ASTORET 


Israel (hilagang kaharian) 
ibinagsak: 1:1009; 2:1059 
Juda (timugang kaharian): 
pagsalakay sa: 1:957, 983- 
985, 1087; 2:162-163, 1002- 
1003, 1127-1128, 1305 
paniniil sa: 2:443 
krimen at kaparusahan: 2:112 
kronolohiya: 2:125-127, 130, 
481, 1305-1306 
mga hari: 1:231-233 
Asenapar (Ashurbanipal): 
1:222-223 
Ashurnasirpal II: 1:955-956 
Esar-hadon: 1:702-703 
Salmaneser III: 2:1057-1059 
Salmaneser V: 2:1059 
Sargon Il: 1:955, 960 
Senakerib: 2:1126-1129 
Tiglat-pileser III: 2:982-983, 
1304-1306 
mga lunsod: 1:954 
Nineve: 1:958; 2:480-481 
mga opisyal ng pamahalaan: 
Rabsaris: 2:1002 
Rabsases: 2:1002-1003 
Tartan: 2:1282 
mga palasyo: 1:955, 958 
pagkamapananaligan ng mga 
ulat: 2:126-127, 1096-1097 
pagkatapon ng mga Israelita: 
1:845, 952, 2:614-615, 1065- 
1066, 1304 
pakikipagdigma: 1:954, 956 
Ehipto sinalakay: 1:663; 2:483 
pagtrato sa mga bihag: 1:958; 
2:443 
patakaran sa panlulupig: 
1:1110-1111, 2:614, 1304 
relihiyon: 1:241, 607-608, 954, 
956; 2:461, 482, 529, 1019 
Astoret 1:238 
diyosang-buwan: 1:464 
kaugnayan kay Baal: 1:610 
Astrologo 1:238-241 
Jesus dinalaw ng: 1:434, 974-975 
pagsamba kay Baal: 1:269 
sodyako: 2:1188 


Atay 1:243 
panghuhula gamit ang: 1:240; 
2:324, 828 
Atenas 1:243-245, 2:333 
altar “Sa Isang Di-kilalang 
Diyos” (Gaw 17:23): 1:100, 
597 
Areopago: 1:184-185, 581, 
2:749, 918-919 
kultura: 1:848-849, 851-852 
mga Epicureo: 1:697-698 
mga Estoico: 1:730-73 
Athalia 1:246 
pang-aagaw ng trono at 
kamatayan: 1:1136-1138 
Awa, Kaawaan 1:250-254 
habag: 1:866-867 
Jehova: 2:46, 760-763 
mga kaloob ng awa: 1: 
1373 
Awit 1:255 
(Tingnan din ang Musika) 
Israel: 2:429-431, 850 
Awit ng mga Pagsampa: 
2:706 
Debora at Barak: 1:572 
mga Levitang mang-aawit sa 
templo: 2:429-431 


371- 


mga Kristiyano: 2:430, 850 
mga serapin: 2:1131-1132 
Awit, Aklat ng Mga 1:255-260 
(Tingnan din ang Musika) 
mga akrostik: 2:788-789 
Mga Awit ni David: 1:564 
Mga Awit ng mga Pagsampa: 
2:706 
mga Salmong Hallel: 1:881 
Selah: 2:1121-1122 


Baal 1:268-271, 739, 948 
hiniya ni Elias: 1:675 
kaugnayan sa ibang mga bathala 

ng Canaan: 1:610; 2:1045 
pagsamba: 
Israel nahawa: 1:58-59 
itinaguyod ni Jezebel: 1:1223- 
1224 
pinawi ni Jehu: 1:1166 
sagradong haligi: 2:1041 

Babae 1:275-280 

(Tingnan din ang Asawanc Ba- 
BAE: BALO, BABAING, INA) 

anak na babae: 1:126 

bahay-bata: 1:297-298 

buhok: 1:451, 1365-1366, 
2:996, 1263 
pag-aahit: 2:639 

Genesis 3:15: 2:1110, 1323 
binhi ng: 1:409, 423-427 

kagayakan: 1:1323 
kapatid na babae: 1:1423-1424 
komadrona: 2:97-98 
kosmetik: 2:109 
makalangit na, nagsilang: 

2:92-93 

mga kautusan may kinalaman sa 
alipin: 1:89 
pag-aanak: 2:522 
pagdadalang-tao: 2:582-584 
pagkabaog: 2:613-614 
pagkaulo ng lalaki sa: 2:662- 
663, 1272 
pagreregla: 2:702-703 
talaangkanan: 2:1255 
talukbong: 1:548 
talukbong sa ulo: 2:663, 996, 
1262-1263 
tinawag ni Jesus na “babae” ang 
kaniyang ina: 2:314 

Babel 1:281 
pangalan: 1:286 
relihiyon: 1:606-607, 1045 
Tore ng Babel: 1:286, 606, 
1415; 2:136, 322-323, 479, 486 
wika ginulo: 2:1398-1400 

Babilonya 1:281-286, 2:321- 
326 
Acad (Akkad): 1:41 
arkeolohiya: 1:189-190, 2:322- 
325, 435-437 
imperyo: 2:321 
isinasagisag ng-- 

leon: 1:920-921, 2:323, 994 
ulong ginto: 1:836, 1070 

Juda sinalakay ng: 1:952 
kaugnayan sa Asirya: 1:228-229 
kodigo ni Hammurabi: 2:112- 
113 
kronolohiya: 2:127-132 
lunsod: 2:321-325, 1233 

Hanging Gardens: 1:903 
mga guho: 2:324 

mga pader: 2:322-323, 439 
unang liham ni Pedro isinulat 
mula sa: 2:889-890 


1432 


mga hari: 1:371-373, 754, 
2:127-128, 379-380, 434-439, 
479 

dinastiyang tinukoy na 
“nagniningning” (Isa 14:12): 
2:440, 1108 

mga katangian: 1:286-287 

mga naninirahang Amurru: 
1:118-119 

mga opisyal ng pamahalaan: 

Rabmag: 2:1002 
Rabsaris: 2:1002 

mga salamangkero: 2:1048 

mga tagapamahalang Cusita: 
1:514 

mito hinggil sa paglalang: 
1:816; 2:668-669 

nilupig ang Asirya: 1:233, 
2:366 

pagkamapananaligan ng mga 
ulat: 2:128-129 

pagkatapon ng mga Israelita 
(607 B.C.E.): 2:139-140, 616, 
1108 

pagkatapon ng mga Israelita 
(617 B.C.E.): 1:1139-1141, 
2:127, 326, 615-616 

paglupig ni Ciro: 1:373, 494- 
496; 2:128-129, 134, 325, 435- 
436 

panghuhula: 2:324, 827-828 

pangingibabaw ng mga Caldeo: 
1:469-470 

patakaran sa panlulupig: 2:616- 
617 

pinagmulan ng-- 

astrolohiya: 1:238-239 
mahika: 2:250 
panghuhula: 2:827-828 

relihiyon: 1:370-371, 607, 
2:322-324, 378-379, 461, 472, 
529, 879, 1017-1018, 1198 

relihiyosong impluwensiya: 
1:287, 606-607, 611-612 

Sesac isang pangalan para sa: 
2:1134 

sinalakay mga Ammonita: 1:114 


Babilonyang Dakila 1:286-288 
mga anak na babae: 2:786 
mga palamuti: 2:769 
pagkapuksa: 1:149 
patutot: 2:759 

Baging, Punong Ubas 1:290- 
292, 742 
ilustrasyon tungkol sa 

mapamaslang na mga 
tagapagsaka: 1:1067 
kubol ng bantay: 2:932 
“punong ubas ng lupa”: 2:1013 
ubasan: 1:1067 

Bagong Jerusalem 1:292-293, 
1195, 2:930-931, 988 
mga batong pundasyon: 1:162; 

2:517 
templo ng: 2:1296 

Bagong Tipan 2:1326 

binigyang-bisa sa pamamagitan 
ng dugo: 2:1235 

kautusan ng: 2:59-60, 1225- 
1226 

mga pagpapala mula sa: 2:1237- 
1238 

pagkakabukod ng Judio at ng 
Gentil nagwakas: 1:339, 358, 
2:762-763 

pagkasaserdote: 2:1103-1105 

paglapit sa Diyos: 2:673 


pagpapasinaya: 2:897-898, 
1237 
sistema ng mga bagay na 
nakasalig sa: 2:1176 
Tagapamagitan: 2:1236-1237 
Baha 
(Tingnan ang DetuByo) 


Bahaghari 1:293-294 

ipan: 2:485, 1324 

Bahay 1:294-297 

ahay (sambahayan) ng Ama: 
1:298 

antay-pinto: 1:320 

Israel: 1:201-202 

pagbibili ng: 1:1276; 2:225 
angangaral sa bahay-bahay: 
2:281-282 

intuan: 2:922-923 

sala-sala: 2:1051 


Balaam 1:301-303 
inupahan ni Balak: 1:303; 
2:411 
mga hula (mga kasabihan ): 
1:929, 1033, 1464, 2:95 
“turo ni” (Apo 2:14): 2:902 


Balat 1:306 
alat ng poka: 2:943-944 
mga sisidlang balat: 2:1173- 
1174, 1390 
agkukulti: 2:289 
ergamino: 2:900-901 
Balo, Babaing 1:308-310 
ilustrasyon tungkol sa babaing 
balo at hukom: 1:1066 
ulong ng kongregasyon: 
1:1373; 2:33, 545-5406, 1356 
Balumbon 1:311-312 
(Tingnan din ang AKLAT, 
MANUSKRITO, MGA, PAGSULAT) 
alumbon ng buhay: 2:816 
ng Diyos: 1:449 
ng Kordero: 1:449-450, 
2:816 
bubuksan sa panahon ng 
Milenyo: 2:625-626 
kayarian: 1:71 
papiro: 2:848-850 
pergamino: 2:900-901 
Banal na Espiritu 1:715-721 
guro at tagapagpaalaala: 1:863 
inianak sa pamamagitan ng: 
1:426-427 
Jesus pinahiran ng: 1:1206- 
1207, 2:402-403 
abanalan: 1:1303 
aloob mula sa Diyos: 1:1368- 
1369 
asalanan laban sa: 2:629-630, 
787-788 
mga kaloob ng: 1:1369-1371, 
1421-1422 
agkasi sa Bibliya: 2:656-659 
“pagpighati': 1:721, 1303 
analangin sa tulong ng: 2:612, 
799 
Bansa, Mga 1:316-318 
(Tingnan din ang GENTIL) 
asaysayan sa Genesis: 1:329, 
816; 2:1251, 1253, 1258 
mga inapo ni Ham: 1:882 
mga inapo ni Japet: 1:843, 
1128, 1131 
mga inapo ni Sem: 2:1123 
mga kalapit na bayan ng Israel: 
1:945-946, 1442 


1433 


mga sumalakay sa Israel: 1:951- 
952 

mga takdang panahon ng: 
2:1245-1249 


Bantay 1:318-319 
atas ni Ezekiel: 1:757-758 
bantay ng pintuang-daan: 
1:319-320 
templo: 1:320 


Banyaga 1:337-339 
naninirahang dayuhan: 2:449- 
453 


Barak 1:339-340 
pagbabaka sa Megido: 2:94 
pakikipagsamahan kay Debora: 
1:572 


Barko 1:341-343 
Ahazias at Jehosapat: 1:63, 761- 
762 
Ismo ng Corinto: 1:502 
mga bagyo: 2:317 
mga barkong Tarsis: 1:762; 
2:1281 
mga paglalakbay ni Pablo: 
1:491, 507-508 
“Mga Anak ni Zeus”: 
2:1422 
ng mga taga-Fenicia: 1:770 
ng mga taga-Tiro: 2:532 
pangkat ng mga barko ni 
Solomon: 1:761-762: 2:1281 
para sa pakikipagdigma: 1:342- 
343 
timon: 2:1308 
Basan 1:335, 345-346 
mga punungkahoy: 2:260-261 
Bating 1:350 
Ebed-melec: 1:628 
Etiope: 1:733-734, 2:502 
opisyal ng korte: 1:13, 2:501- 
502 
Bato 1:350-351 


(Tingnan din ang Hiyas AT MA- 


HAHALAGANG BATO) 
alabastro: 1:77 
batong-panulok: 1:353-354 
batong yeso: 2:1402 
ginamit sa mga bahay: 1:295 
graba: 1:845 
latag ng: 2:190 
marmol: 2:318 
mason: 2:337 
mga lagari para sa: 2:159-160 
ibagan: 2:1302-1303 
Batu-bato 1:355 
andog na: 1:1351-1352 


Bautismo 1:355-362 
“bautismo kay Moises: 2:417 
bautismo ni Jesus sa tubig: 
1:133, 1206-1207, 1264 
bautismo ni Juan: 1:1263, 1265 
“bautismo sa kamatayan’: 
1:1382 

sa “pangalan ng” banal na 
espiritu: 1:716 

ubig ng: 2:1352 

Belsasar 1:371-373 
paghahari: 2:434-436 
sulat-kamay sa pader: 2:373- 
374, 899 


Benjamin 1:377-379 


dinigma dahil sa krimen sa sekso: 


1:822-823, 1116, 2:409 
hula ni Jacob noong mamamatay 
na siya: 2:312 


Bersiyon, Mga 1:384-387 
banal na pangalan: 1:935, 
1149-1152, 2:831-832 
Samaritanong Pentateuch: 
2:1066-1067 
Septuagint: 
1 Samuel: 1:565; 2:1078 
Apokripa: 1:152 
banal na pangalan: 1:1145- 
1146, 1150, 2:297 
Jeremias: 1:1176-1177 
kronolohiya bago ang Baha: 
2:135 
sinipi sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan: 2:659- 
660 


Bestiyalidad 1:387 


Betlehem 1:395-397, 2:537 
Eprata: 1:700-701 
kapanganakan ni Jesus: 2:313 


Bet-sean 1:400-401 
arkeolohiya: 1:193, 959 

Bibliya 1:406-413 

Apokripa: 1:151-157 
Hebreong Kasulatan: 1:944, 

961-963 
Pentateuch: 2:895-896, 1066- 

1067 

agandahan ng pagkakasulat: 

2:1167 

anon: 1:944, 961-962, 1400- 

1405, 2:117-119, 658-659 
nakumpleto: 2:144 

asakdalan ng: 2:6-7 

Kasulatan: 2:31 

Kristiyanong Griegong 

Kasulatan: 1:708-709: 2:117- 

119 

ronolohiya: 2:121-124, 134- 

144 

“lampara”: 2:170 

may lakas: 2:1055 

mga bahaging Aramaiko: 
1:172-173 

mga istilo ng pagkakasulat: 
2:657-658 

mga manuskrito: 1:321-323, 
706-709, 2:118, 294-300, 336 

mga salin: 1:384-387 
Samaritanong Pentateuch: 

2:1066-1067 

pagbabasa: 2:567-568 

pagiging totoo: 2:44 

pagkasi at kawalang-kamalian: 

1:863; 2:656-659 

pagkaunawa sa: 1:149, 151, 

2:1376 

pinagkunan ng impormasyon: 

1:73, 813, 1283-1284, 2:721 

Salita ng Diyos: 2:1053, 1055 

ema: 1:1158-1160, 1326-1327 

Bibliya, Autentisidad ng 1:411- 

412 

arkeolohiya: 1:189-200, 959 

Belsasar: 1:371-373, 25434-436 

Cirong Dakila: 1:494-497 

Daniel sa yungib ng mga leon: 
1:557-558 

Dario na Medo: 1:558-560 

Delubyo: 1:327-328, 576-579, 
917 

“dokumentaryong teoriya”: 
1:813, 815, 962, 1095-1098 

Eden: 2:1271 

Hazael: 2:1058-1059 

Jordan pinahinto: 1:47 


kamatayan ni Senakerib: 1:199, 
702 
katumpakan ng pagtatawid 
ng nilalaman: 1:257, 708-709, 
962; 2:659 
mga manuskrito: 1:321-323; 
2:295-300 

kobra nakaririnig: 2:96 

kronolohiya: 2:121-124, 134- 
144 

kuneho ngumunguya ng dating 
kinain: 1:562-563; 2:149-150 

Lisanias: 1:25; 2:215-216 

lupa: 2:229 

magkakaiba ang laman ng mga 
nilalang: 1:443; 2:164 

medisina at kalusugan: 1:1448- 
1449 

mga agila: 1:53-54 

mga bituin: 1:433-434 

mga himala: 1:991-994 

mga natutuhan ni Jacob sa 
genetics: 1:1120-1121 

mga tagapamahala ng lunsod: 
2:1238-1239 

Nabucodonosor kinubkob ang 
Jerusalem: 2:437-438 

Nineve noong panahon ni Jonas: 
2:480-481 

Pablo kinagat ng ulupong: 
2:268 

Pag-alis: 2:555-557 

pagbagsak ng Babilonya: 
2:435-436 

pagkakasala ng tao: 2:1271 

pagkatalo ni Senakerib: 2:1127- 
1128 

pagtutuli: 2:733 

Persia nangibabaw sa mga 
Medo: 2:366-367 

Quirinio: 2:696-697, 997-999 

Sargon Il: 2:1096 

siklo ng tubig: 2:1366 

alaangkanan: 2:1256-1259 

ulat ng paglalang: 2:668-669 

kalawakan: 1:1354-1355 


Bilangguan 1:420-421 
artolina: 1:344 
gapos: 1:798-799 
mga espiritung nasa: 2:282-283, 
463 
pahirap: 2:754 
agapagbilanggo: 2:1227-1228 
Binhi 1:422-427 
(Tingnan din ang AGRIKULTURA) 
ni Abraham: 1:33-34, 929; 
2:1237, 1324, 1326 
ng babae: 1:278-279, 409, 
1326-1328, 1331, 1333, 
2:1110, 1323-1324 
angkang pinagmulan: 1:929, 
2:1250-1252, 1256 
mga pagpilipit na ginawa ng 
huwad na pagsamba: 1:606- 
608, 611 
nalabi: 2:449 
pakikipag-alit sa: 2:735, 
1108-1110 
ng Serpiyente: 2:13 
Tagapamagitan: 2:1237 
Birhen, Dalaga 1:430-431 
(Tingnan din ang BATING, 
PAGKAWALANG-ASAWA) 
ilustrasyon tungkol sa sampung: 
1:1068 
katibayan na, kasintahang 
babae: 2:527 


BUTO 


Bitag 1:432-433 
makasagisag na paggamit: 2:288 
mga ibon: 2:288 
Bituin 1:433-435 
Davidikong dinastiya: 2:440 
mga diyos-bituin: 1:240-241, 
1346, 2:1015, 1047 
mga konstelasyon: 
Ash: 1:223-224 
Kesil: 2:83 
Kima: 2:87-88 
Mazarot: 2:363 
sodyako: 2:1187-1188 


Boaz (Ama ni Obed) 1:437 
pag-aasawa kay Ruth: 2:548, 
1032-1033 
Bubuyog 1:438-439 
pagkit: 2:664 
pulot-pukyutan, 
bahay-pukyutan: 2:983-984 


Budhi 1:439-441, 1365-1366 
kautusan ng: 2:16-17, 59, 1225 
pagsasaalang-alang sa budhi ng 

iba: 1:1357; 2:810 

Bugtong na Anak 1:441-442 

Jesu-Kristo: 1:132 


Buhay 1:442-450 
aklat o balumbon ng: 1:74, 312, 
449; 2:816 
balumbon ng Kordero: 2:816 
bilang isang kaluluwa: 1:1376- 
1377: 
haba ng buhay: 1:869-870 
hininga o puwersa ng: 1:721- 
723 
imortalidad: 1:446, 1074-1075 
Jesus bilang Punong Ahente: 
1:1208 
pag-asang buhay na walang 
hanggan: 2:564-565 
“pagtawid mula sa kamatayan 
tungo sa buhay: 2:628 
punongkahoy ng: 1:444-445, 
448-449, 2:853 
tubig ng: 2:1351 
Buhok 1:450-452 
balbas: 1:306-307 
mga babae: 2:996, 1263 
ginupitan o inahitan: 2:639 
mga lalaki: 1:1365-1366 
Nazareo: 2:457 
pagkakalbo: 2:638-639 
uban: 2:1363 
Bukal 1:452 
(Tingnan din ang GiHon 
[Bukar]) 
bukal ni Jacob: 1:453 
salitang Hebreo: 1:68-69 
Bukid, Parang 1:453-454 
binili ng salaping kabayaran ng 
pagkakanulo ni Hudas: 1:70, 
1012, 2:854-855 
pagpapabanal ukol sa Diyos: 
2:687-688 
Bukod-Tanging Debosyon 
1:454-455 
(Tingnan din ang Makapiyos 
NA DEBOSYON) 
hinihiling ni Jehova: 1:605; 
2:302-303, 1068-1069 
Bundok 1:457-459: 2:773-774 
ng mga Olibo: 2:494-495 
Buto 1:461-463 
tadyang: 2:1221-1222 
utak sa buto: 2:1390 


CAIN 


Cain 1:467-468 
handog: 1:16 
kawalan ng pagsisisi: 2:714 
Caldea, Caldeo 1:469-470 
astrolohiya: 1:238-239 
Cana 1:471-472, 2:738 
Jesus sa kasalan: 2:314-315 
Canaan (Anak ni Ham) 1:472 
isinumpa ni Noe: 1:475-476, 
514, 882, 999, 1001-1002, 
2:486, 1203 
Canaan (Lupain) 1:472-475, 478 
pakikipamayan ni Abraham: 
1:32-34, 101, 139 
pananakop ng Israel: 1:118, 
125-126, 593, 661-662, 737, 
1132-1133, 1178-1179, 1258- 
1261 
Canaanita, Mga 1:472-479 
epekto sa Israel: 1:338 
karima-rimarim na mga gawain: 
1:738-739, 999-1000, 1453 
pagpuksa ng Israel sa: 1:738- 
739, 1000-1002, 2:446-447 
relihiyon: 1:195-196, 238, 268- 
271, 464, 610, 739, 2:1041, 
1045-1046 
tinukoy bilang Amorita: 1:117 
Capernaum 1:479-481 
ministeryo ni Jesus: 1:791-792: 
2:739 
Carmel 1:483-484, 950 


Cesar 1:485-488 
Augusto (Octavio): 1:247 
batas na pagpaparehistro: 
2:696-697 
obligasyon ng mga Kristiyano 
kay: 2:649-650, 779 
pang-uusig ni Nero sa mga 
Kristiyano: 2:116 
alaan: 2:534, 1022 
Tiberio: 2:544, 1303-1304 
Cesarea 1:488-489: 2:535 
Ciro 1:493-497 
Babilonya kinubkob ni: 1:283- 
284, 373, 2:128-129, 134, 325, 
435-436 
batas na nagpapalaya sa mga 
Judio: 1:766; 2:134 
Cyrus Cylinder: 1:190; 2:328, 
332 
augnayan ni Dario na Medo 
kay: 1:496, 558-560 
paglawak ng imperyo: 2:904 
pangangasiwa: 2:1111 
pinahiran ni Jehova: 2:120 
Corazin 1:501-502; 2:739 
Corinto 1:502-503; 2:336, 749 
abuloy: 2:673-674 
augalian may kinalaman sa mga 
babae: 2:1263 
alaking nagkasala ng insesto: 
2:1110-1111 
ministeryo ni Pablo: 2:144, 
1197 
Cornelio 1:507 
pangkat na Italyano: 1:1113 
taon kung kailan nakumberte: 
2:938-939 
Cus 1:514-516, 733 


Dagat 1:518-520 
(Tingnan din ang BARKO; 
Dacart AsiN, DAGAT NA PULA, 
GALILEA, DAGAT NG) 


binubong dagat: 1:428-430 
buhangin ng: 1:442 
Dagat ng Adria: 1:51 
Malaking Dagat: 2:258 
mga hayop ng: 
Apocalipsis: 1:922-923 
Daniel: 1:919-922 
mga patay ibinigay ng: 1:873 
Dagat Asin 1:520-521 
asin: 1:336 
isda: 1:1100 
Sodoma at Gomorra: 1:48, 196, 
601 


Dagat na Pula 1:522 
hindi “dagat ng mga tambo": 
2:559-560 
Israel tumawid: 1:537: 2:417, 
912 
“namuo” ang tubig: 2:561 


Dakong Banal (silid) 1:523-524 
antitipiko: 1:524, 2:1294 
Daliri sa Paa 1:525-526 
tuko: 2:1353-1354 


Damasco 1:526-528 
lansangan na tinatawag na 
Tuwid: 2:748, 1363 
pangangaral ni Pablo sa: 2:512 
Damit 1:545-549 
(Tingnan din ang PALAMUTI, 
TELA) 
dibdib (bosom): 2:1213-1214 
kasintahang babae at lalaki: 
2:526 
mga Kristiyano: 1:1323, 1343 
opisyal na kasuutan: 2:500 
paghapak sa mga kasuutan: 
2:594-596 
pamigkis sa dibdib: 2:783 
pinaghalong tela bawal sa 
Kautusan: 2:1286 
putong, panakip sa ulo: 2:995- 
996 


Dan (Tribo) 1:550-551 
hula ni Jacob nang mamamatay 
na siya: 2:1371 
Levita ginawang saserdote para 
sa: 1:1241-1242; 2:396-397 
Daniel (Propeta) 1:552-554 
Beltesasar: 1:373 
sa yungib ng mga leon: 1:557- 
558, 560; 2:1111, 1403 
tagapagbigay-kahulugan ng mga 
pagsisiwalat mula sa Diyos: 
2:757 
Daniel, Aklat ng 1:554-556 
mga dagdag na Apokripal: 
1:155-156 
mga hari ng hilaga at ng timog: 
1:990-991; 2:794, 910 
mga hayop: 1:919 
barakong tupa at kambing: 
1:852, 922; 2:333-334 
mula sa dagat: 1:919-922 
‘mga kasuklam-suklam na 
bagay na humahantong sa 
pagkatiwangwang’: 2:30 
panaginip ni Nabucodonosor: 
imahen: 1:1070-1071 
punungkahoy: 2:1246-1249 
soberanya ni Jehova idiniin: 
1:1332-1333 
sulat-kamay sa pader: 2:373- 
374, 899 
Dario Hystaspis (Dario I) 
1:560-561 


1434 


marka ng silinder na pantatak: 
2:328 
paghahari: 2:906 
kasamang tagapamahala ni 
Jerjes: 2:907-909 
taon ng pagluklok: 2:140 
palasyo ng Susan: 2:1211 


Dario na Medo 1:557-560 
kasamang tagapamahala ni Ciro: 
1:496 


David 1:563-570, 745-747 
“anak” ng Diyos: 1:129-130 
dakong libingan: 2:677 
dinastiya: 

“lampara”: 2:170 
“mga bituin”: 2:440 
Goliat pinatay ni: 1:667, 745, 
841-842; 2:1229 
hukbo: 1:1019-1020; 2:81, 894 
Jebus kinuha ni: 1:1186 
Jehova hindi itinangi si: 2:66 
kapakumbabaan: 1:1406 
kaugnayan ni Saul kay: 2:1113- 
1114 

nagtanong kung sino ang ama 

ni: 2:1078 
kawalang-utang na loob ni 

Nabal: 1:22-23; 2:433-434 
kubol ni: 2:145 
lugar ng templo: 1:175, 427 
mga Gibeonita pinahintulutang 
patayin “mga anak” ni Saul: 
1:825; 2:577 
mga Jebusita nanuya: 2:916 
mga kapatid na babae ni: 
1:23-24; 2:441-442, 1421 
mga Levita inorganisa ni: 
1:1134; 2:204-205, 428-429 
mga materyales para sa templo: 
1:202, 1187 
mga tagumpay: 
Ammonita: 1:112-113; 
2:1000-1001 
Edomita: 1:638 
Filisteo: 1:273-274, 778-779 
Hadadezer: 1:871-872 
Moabita: 2:412 
paghahari: 1:745-747, 1279- 
1280, 1330-1331 
paghihimagsik ni Absalom: 
1:37-38, 345, 398, 1038-1039, 
1243 
pagkakasala may kaugnayan kay 
Bat-sheba: 1:354-355; 2:700 
pagrerehistro: 2:694-696 
pakikipagkaibigan ni Jonatan 
kay: 1:1243, 1343-1344 
pamahalaan: 1:1107 
“susi ni David” (Apo 3:7): 
2:1211-1212 
takas: 1:745, 747 
talaangkanan: 2:1256 
tangkang pag-agaw ni Adonias 
sa trono: 1:49; 2:1189 
tipan ukol sa kaharian: 1:1331; 
2:1326 
yungib na himpilan: 1:51 
David, Lunsod ni 1:570-571, 
747, 1186 
binihag ni Joab: 1:828-829, 
1186 

mga paagusan ng tubig at kanal: 
1:829-830 

Sion: 2:1167-1168 


Dayami 1:571 
ginamit sa mga laryo: 2:189 


Debosyon 
(Tingnan ang Bukop-TANGING 
DEBOSYON; NAKATALAGANG 
Bacay) 
Delubyo 1:575-579 
arka: 1:174-175, 187-189, 200 
ahaghari: 1:294 
uwan kung kailan nagsimula at 
natapos: 1:456 
mga uri ng hayop iningatan: 
1:327, 1040-1041; 2:1383 
pagiging tunay: 1:327-328 
agkaligtas sa: 2:485 
andarayuhan ng mga hayop 
pagkatapos ng: 1:917 
inagmulan ng tubig: 2:176, 
1350 
soberanya ni Jehova ipinakita: 
1:1327 
Demonyo 1:579-581; 2:1108 
ago ang Delubyo: 1:128-129 
Nefilim mga supling: 2:462- 
463 
espiritismo: 1:710-711 
hugis-kambing na demonyo: 
1:1015-1017 
kapangyarihan ni Jesus sa mga: 
1:712-713 
“mga espiritung nasa 
bilangguan”: 2:282-283, 463 
mga tagapamahala: 2:1238 
pag-ali at pagpapalayas 
ng demonyo: 1:1022, 1301; 
2:552-553 
pinalayas ng taong hindi 
kasama ni Jesus: 2:840 
pumasok sa baboy: 1:289 
Tartaro: 2:1282-1283 
walang kapatawaran para sa: 
2:22-23 
Denario 1:581; 2:544 
ilustrasyon tungkol sa mga 
manggagawang binayaran ng 
isang: 1:1067 
Dibdib, Dakong 1:585; 2:1214 
Diborsiyo 1:587-591 
kongregasyong Kristiyano: 2:528 
tipang Kautusan: 1:221; 2:528 
Digmaan 1:591-597 
(Tingnan din ang Armas, 
Baruti; HUKBO) 
espirituwal na: 1:1427-1428, 
1461 
Har-Magedon: 1:911-912, 953 
kabayo: 1:803, 1020, 1313- 
1314 
kung bakit nakikipaglaban si 
Jehova: 1:1161-1162 
kuta: 2:151-154, 427 
mga depensa ng lunsod: 2:225- 
226, 924 
mga sumalakay sa Israel: 1:951- 
952, 1418 
pagtambang: 2:722-723 
pangmalas ng mga Kristiyano: 
1:1021-1022; 2:167 
prusisyon ng tagumpay: 2:978- 
979 
samsam: 2:1070-1071 
tipang Kautusan: 1:583-584, 
1018-1019 
Dila 1:597-598 
(Tingnan din ang Wika) 
akusasyon: 1:74-75 
bugtong: 1:441 


1435 


aloob na mga wika: 1:1370- 

1371, 2:755-756, 1400-1401 

asabihan: 1:1464 

asinungalingan: 2:26-27 

asumpaan: 2:1204-1205 

abi: 2:158 

abis na pagpuri: 1:1410, 

2:158-159 

mapang-abusong pananalita: 

2:302 

pagpapala: 2:691-694 

pagsumpa: 2:1202-1204 

pagsupil sa: 1:448, 724, 2:1013 

pamumusong: 2:786-788 

paninira nang talikuran: 2:838 

panlalait: 2:839-840 

panunuya: 2:846-848 

papuri: 2:850-851 

sismis, paninirang-puri: 

1:1380; 2:1348-1350 

wastong paggamit ng: 1:405- 
406 

Di-Sana-Nararapat na Kabaitan 
(Tingnan ang KABAITAN) 

Disiplina 1:599-600 
awtoridad ng magulang: 1:641; 
2:1358 

disiplina ni Jehova: 2:719 
kabaitan sa: 2:607 
kahalagahan: 2:71 
kapahayagan ng 
di-pagsang-ayon: 2:709-710 
layunin: 2:524 

pag-ibig ipinakikita sa: 2:605- 
606 

pagsaway: 2:708-709 
pakikinabang mula sa: 1:1341, 

2:1376 


Distrito ng Jordan 1:601 
“mga lunsod ng Distrito”: 1:48, 
844 


Diyos 1:602-605 
(Tingnan din ang Diyos AT 
Diyosa, MGa, JEHOVA) 
hindi isang trinidad: 1:418, 
441-442, 602-603, 692, 
2:1354-1355 
hindi personal na pangalan: 
1:1148-1149 
Jesus isang diyos: 1:1200-1202, 
2:1055-1056 
kaloob mula sa: 1:1368-1371 
kasakdalan: 2:868-870 
Makapangyarihan-sa-lahat: 
2:253-255 
mga bahagi ng katawan na 
tinukoy: 1:1155 
daliri: 1:525 
pagkakita sa Diyos: 2:338 
paglapit sa: 2:670-673 
tulad-Diyos, mula sa Diyos: 
2:1354 
Diyos at Diyosa, Mga 1:606- 
613, 2:529-530 
(Tingnan din ang TATLUHANG 
Diyos) 
Ammon: 1:112 
Kemos: 1:1170; 2:78 
Malcam: 2:261 
Molec: 2:422-423 
araw (sun): 1:176-177 
Asirya: 1:229-230, 956 
Asur: 1:241; 2:529 
Nebo: 2:461 
Nisroc: 2:482 
Ramman (Rimon): 2:1019 


Avita, Mga: 2:1282 
Babilonya: 1:284; 2:529, 668- 
669 
Bel: 1:370-371 
Ishtar: 2:1017-1018 
Merodac (Marduk): 2:378- 
379, 439 
Nebo: 2:461 
Nergal: 2:472 
Sucot-benot: 2:1198 
bituin: 1:240-241, 1346; 
2:1015, 1047 
buwan (moon): 1:464-465 
Canaan: 1:195-196, 476, 739, 
1453 
Asera: 2:1045-1046 
Astoret: 1:238, 464 
Baal: 1:268-271, 739, 948 
Creta: 1:509 
diyos ng suwerte, diyos ng 
tadhana: 1:613 
Efeso: 1:214, 644, 646 
Ehipto: 1:464, 531-533, 653- 
656, 1045; 2:372, 529-530 
Amon-Ra: 1:116, 533-534, 
654; 2:483, 530 
Anubis: 1:946 
Apis: 1:655; 2:372 
Astarte: 2:1018 
Bastet: 2:910-911 
Hapi: 2:478, 530 
hiniya sa pamamagitan ni 
Moises: 1:1417; 2:416-417, 
530, 862 
Horus: 1:532, 881; 2:529, 
855 
Isis: 2:529 
Ptah: 2:372 
Ra: 2:496, 855, 862 
Fenicia: 1:739, 770, 946; 
2:1144 
Filistia: 1:522-523 
Gresya: 1:244-245, 850, 1016; 
2:877 
Aphrodite: 1:503 
Artemis: 1:214 
Asklepios: 1:503 
Hermes: 1:968 
mga altar para sa di-kilalang 
mga diyos: 1:100, 597 
Zeus: 1:850; 2:1422 
Hamat: 1:226 
ibang-iba kay Jehova: 1:604- 
605; 2:1364-1365 
Imperyo ng Roma: 2:1023- 
1024 
isda: 1:1099 
mga diyos ng digmaan: 1:1418 
mga diyos ng kalikasan: 
1:1415-1417 
Moab: 
Baal ng Peor: 1:273 
Kemos: 1:195; 2:78, 381 
Persia: 2:905 
reyna ng langit: 2:1017-1018 
Satanas: 2:1107-1108 
Sirya: 1:195-196; 2:1019 
Sumer: 1:370, 464; 2:1017- 
1018, 1265-1266 
terapim (mga diyos ng 
sambahayan): 1:1121; 2:157, 
1007-1008, 1297-1298 
Tiro: 2:531-532 
Dragon 1:615-616 
nakikipagdigma sa nalabi: 
2:449 
pitong ulo: 2:1369-1370 


Dugo 1:616-619 

Jesus at Abel: 1:16-17, 617-618 

mga handog ukol sa kasalanan: 
1:891 

paanan at mga sungay ng altar: 
2:724 

pagbibigay-bisa sa tipan: 
2:1235 

pagkakasala sa dugo: 2:641 

pagreregla: 2:702-703 

pingol ng tainga, hinlalaki, at 
daliri sa paa ni Aaron at 
ng kaniyang mga anak: 1:526, 
996: 2:725 

produksiyon: 2:1390 

Dukha 1:619-621 

mga handog ng: 1:1351-1352 

mga paglalaan sa ilalim 
ng Kautusan: 1:1371-1372, 
2:599-600 

pamamalimos: 2:986-987 

sa espirituwal: 2:987 


Ebanghelisador 1:627-628 

gawain ng: 1:768 
bahay-bahay: 2:281-282 

Eclesiastes 1:630-631 

kawalang-kabuluhan ng 
karunungan ng tao: 1:1459- 
T460 

pangmalas sa buhay: 1:448 


Edad 1:630, 632-633 

aion: 2:794, 1175 

haba ng buhay: 1:869-870 
uban: 2:1363 

uniberso: 1:433 


Eden 1:633-635 
hardin: 1:903-904, 2:851 
lokasyon: 2:1271 
mga ilog ng: 1:1056; 2:935- 
936 
paghihimagsik sa: 1:1158, 
1457-1458, 2:13-14, 1183- 
1184 
hindi patiunang inalam: 
2:870-871 
parisan para sa mga pagdinig: 
2:13806-1387 
tugon ni Jehova: 2:245 
pagsubok sa pagkamasunurin: 
1:1157, 1211, 2:13-14, 1272 
punungkahoy ng pagkakilala 
ng mabuti at masama: 
2:989, 1184 
personalidad ni Jehova: 1:1156- 
1157 
santuwaryo: 2:686 
tipan sa: 2:1323 
Edukasyon 1:640-643 
(Tingnan din ang Turo, Tacu- 
BILIN) 
bata: 1:123-124 
paaralan: 2:511 
pagbabasa ng Kautusan: 2:834- 
835 
Efeso 1:643-645, 2:945 
Artemis: 1:214, 646; 2:748 
dulaan: 2:748 
ministeryo ni Pablo: 1:225, 
579, 2:511 
Ehipto, Ehipsiyo 1:531-534, 
651-665 
(Tingnan din ang Nio, 
Pag-aLis: PARAON, SALOT) 
arkeolohiya: 1:192-193, 530, 
532-534, 2:771 
arkitektura: 1:201 


EMOSYON, MGA 


hikaw: 1:989-990 

kostumbre: 1:754-755 
buhok: 1:450-451 
pag-aayos ng lalaki: 2:639 
pag-eembalsamo: 2:585 
pagtutuli: 2:732 

kronolohiya: 2:124-125 

laryo: 1:535; 2:189 

medikal na panggagamot: 
1:1447 

mga barko: 1:341-342 

mga kabisera: 1:84; 2:371, 
483-484 

paninirahan ng Israel: 1:185, 
535, 754-756; 2:125, 136-137, 
554-558 

acob lumipat sa Ehipto: 

1:1123, 1251 

ung bakit naririmarim sa 

mga Israelita: 1:1452 

papel na papiro: 2:848-849 

pinagmulan: 2:410, 878 

re. ihiyon: 1:116, 464, 531-533, 

608-610, 881, 946, 1016, 1045; 

2:478, 483, 529-530, 855-856, 

862 

indi parisan ng 

pagkasaserdote ng Israel: 

2:1105-1106 

rus: 2:530 

mga saserdote: 1:116; 
2:1100 


Elias 1:674-677, 949 
nakipagpaligsahan sa mga 
mananamba ni Baal: 1:949- 
950; 2:917 
opisyal na kasuutan: 2:500 
pagtakas kay Jezebel: 1:949- 
950 
umakyat “sa langit”: 2:181 
Eliseo 1:682-687, 949 
babaing Sunamita pinagpala: 
1:810 
iniligtas sa Dotan: 1:376, 615, 
949-950 
mga Siryano binulag: 2:633 
kung saan pinahiran: 1:17-18 
lason sa nilaga pinawi: 2:1380 
Naaman pinagaling: 2:85, 432 
pangungutya ng mga bata: 
2:638 
Embahador 1:689-691 
Kristiyano: 2:761-762 
Emosyon, Mga 
(Tingnan din ang KATANGIAN, 
MGA, SaLooBIN, MGA PANG- 
KAISIPANG) 
Jesu-Kristo: 1:1218; 2:308 
pagtangis: 2:723 
puso: 2:992-993 
talaan: 
galit: 1:793-796, 1057-1058 
habag: 1:866-867 
inggit: 1:1079-1080 
abalisahan: 1:1299-1301 
agalakan: 1:1318-1320; 
2:674 
aligayahan: 1:1362-1364 
asakiman: 2:11-12 
pagdadalamhati: 2:580-582 
pag-ibig: 2:602-610 
pagmamahal: 2:681-682 
agnanasa ng mga mata: 2:338 
pagsisisi: 2:711-719 
paninibugho: 2:302-306 
panghihilakbot: 2:826-827 


EPOD 


poot: 2:944, 961-962 
sindak: 2:1161-1162 
takot: 2:1249-1250 


Epod 1:699-700 
Gideon: 1:828 
mataas na saserdote: 2:341 
Esau 1:703-705 
Edom: 1:635 
kinapootan ni Jehova: 2:873, 
961 
patiunang pagtatalaga ni Jehova: 
2:873 
Eskriba 1:705-709 
Judiong sekta: 1:861-862, 2:835 
mga tagakopya ng Bibliya: 
2:294-295, 1222 
mga Masorete: 2:296 
mga Soperim: 1:962; 2:833 
Espesya, Pampalasa 1:710; 
2:635 
bawang: 1:362 
kanela: 1:1398-1399 
komino: 2:98-99 
kulantro: 2:145 
Espiritismo 1:710-714 
(Tingnan din ang MAHIKA AT 
PANGGAGAWAY , PANGHUHULA) 
Efeso: 1:646-647 
pang-eengkanto ng ahas: 2:824 
Saul sumangguni sa espiritista: 
2:287, 1114 
Espiritu 1:714-725 
(Tingnan din ang BANAL NA 
EsPIRITU) 
kahabaan ng espiritu: 2:244 
kahalagahan ng pagsupil: 2:71 
masamang espiritu ni Haring 
Saul: 2:1113 
mga espiritung persona: 1:139- 
141, 2:38 
“mga espiritung nasa 
bilangguan” (1Pe 3:19): 
2:282-283, 463 
“mga kinasihang kapahayagan”: 
2:660-661 
“ng katotohanan”: 2:43-44 
“puwersa na nagpapakilos sa 
pag-iisip (Efe 4:23): 2:611 
puwersa ng buhay: 1:443-444, 
1380 
kaluluwa naiiba sa: 1:1377- 
1378 
taong espirituwal: 2:1273 


Espirituwal na Templo 2:1293- 
1295 
(Tingnan din ang MAKAHULANG 
MGA PARISAN; TEMPLO) 
inilalarawan ng tabernakulo at 
ng templo: 1:524 
makalupang looban: 2:1092 
mga pinahirang Kristiyano 
inihalintulad sa: 1:351, 354, 
720, 2:988, 1234, 1296 
pagkasaserdote: 1:524 
paglapit kay Jehova: 2:551-552 
Esther, Aklat ng 1:728-730, 
2:310-312, 330-331 
mga dagdag na Apokripal: 
1:154 
pagiging tunay: 1:191, 2:310- 
311, 991 
pagkaligtas ng mga Judio: 
2:990-991 
posibleng iniulat ng mga Griego: 
2:906 


Estoico, Mga 1:730-731, 2:918 
Etiopia 1:733-734 
Cus: 1:515-517 
kaugnayan sa Ehipto: 1:515-516 
Eva 1:753-754 
kaugnayan kay Adan: 1:218-219 
kirot ng pagdadalang-tao: 
2:91-92 
pagkakasala: 2:14, 1183 
mga sangkap sa sekso 
tinakpan: 2:264 
paglalang: 1:46, 275-276, 461, 
2:1221 
pagtukso: 2:14, 1107 
Ezekiel 1:756-758 
kunwa-kunwariang pagkubkob 
sa Jerusalem: 2:138-139 
mga pangitain: 
banal na abuloy: 1:313-314, 
2:931 
Jehova: 1:860; 2:1161 
kerubin: 2:82 
mga tuyong buto: 1:722 
Ezekiel, Aklat ng 1:758-761 
Gog ng Magog: 1:839-840; 
2:242 
Ezion-geber 1:761-762 
pagtunaw ng tanso: 1:194 
Ezra 1:762-765 
kalidad ng mga isinulat: 1:510- 
513 
paglalakbay patungong 
Jerusalem: 1:213, 1405-1406 
personal na talaangkanan: 
2:1253-1254 


Fenicia 1:769-770 
(Tingnan din ang Tiro) 
mga barko: 1:342 
relihiyon: 1:945-946 
Sidon: 2:1144-1145 
Festo 1:771-772 
paglilitis kay Pablo: 1:487 
Filistia, Mga Filisteo 1:776-779 
kaugnayan sa mga Kereteo: 
2:81 

nabihag kaban ng tipan: 1:93, 
1310 

pamahalaan: 1:104 

pinagmulan: 1:481, 484-485, 
508-509 

relihiyon: 1:522-523 

tinalo ni David: 1:273-274 

Galacia 1:785-786 
mga tao sa: 1:788-789 

Galilea 1:790-792: 2:737-740 

(Tingnan din ang GALILEA, 
DAGAT NG) 
Galilea, Dagat ng 1:336, 792-793 
lugar sa palibot ng: 2:740 
mga bangka: 1:343 
mga katawagan: 2:89 
Galit 1:793-796 
humahantong sa kapangahasan: 
1:1410-1411 

ilong sumasagisag sa: 1:1057- 
1058 

mabagal sa pagkagalit: 2:244- 
246 

mga kilos: 1:78; 2:966 

pag-iwas: 2:71 

pagngangalit: 1:1302 

Gapos, Buklod, Bigkis 1:798- 
799 
bilangguan: 1:420-421 


1436 


Gawa ng mga Apostol, Mga 
1:803-805 
autentisidad: 1:197; 2:1238- 
1239 
Gedalias (Gobernador) 1:808- 
809 
pagpaslang: 1:1102; 2:409 
Genesaret 1:812; 2:739 
Genesis, Aklat ng 1:812-817 
mga pinagkunan ng 
impormasyon: 2:721 
pagiging tunay: 1:191-192 
talahanayan ng mga bansa: 
1:317, 329, 2:1251, 1253, 1258 
Gentil 
awa ni Jehova para sa: 1:252- 
253 
pakikipagkasundo sa Diyos: 
2:762-763 
Panahong Gentil: 2:1245-1249 
tinanggap bilang mga 
Kristiyano: 1:358, 507 
ilustrasyon tungkol sa punong 
olibo (Ro 11): 1:1364-1365: 
2:602, 1080 
Getsemani 1:820-821, 903; 
2:950 
Gibeon, Mga Gibeonita 1:823- 
825 
“mga anak” ni Saul pinatay ng: 
2:577 
pakikipagtipan sa Israel: 1:571, 
1001-1002 
Gideon 1:826-828 
epod na ginawa ni: 1:700 
mga Midianita tumakas: 1:17- 
18, 2:393 
mga tambuli hinipan ng 300: 
2:1206 
pagkakampamento sa Harod: 
1:912-913 
Gihon (Bukal) 1:828-830 
mga paagusan ng tubig: 1:194, 
570, 1184, 1186 
paagusan ni Hezekias: 
984, 1188 
mga padaluyan ng tubig: 
1:1184-1185, 2:1151, 1327- 
1328 
Gihon (Ilog) 1:828 
pumapalibot sa “Cus 
(Gen 2:13): 1:514-515 
Gilead 1:830-832 
balsamo ng: 1:310-311 
Ginto 1:835-837 
Opir: 2:499 
pagdadalisay ng: 2:584 
Gog 1:839-840 
(Tingnan din ang Macoc) 
libing ni, at ng pulutong: 1:886 
Goliat 1:841-842 
pinatay ni David: 1:667 
Gresya, Mga Griego 1:846-855 
(Tingnan din ang GRIEGO 
[Wika]; mga lunsod ayon sa 
pangalan) 
Acaya: 1:42 
arkitektura: 1:204 
imperyo: 1:84-86; 2:333-336 
lonia: 1:1131 
isinagisag ng— 
kambing: 1:922, 1387; 
2:333-334 
leopardo: 1:920-921 


1:960, 


ronolohiya: 2:121, 132-133 
Macedonia: 2:236-238 
mga laro at palaro: 2:187, 335 
mga pamayanan sa Israel: 1:573 
ilosopiya: 2:918-919 
kaluluwa: 1:1374-1375; 
2:336 
mga Epicureo: 1:697-698 
mga Estoico: 1:730 
pinagmulan: 1:681, 1131 
relihiyon: 1:214, 244-245, 503, 
611-612, 968, 1016; 2:335-336, 
1422 
Griego (Wika) 1:855-859 
paglaganap: 1:852, 854 
erminong “barbaro”: 1:341 
Guro, Pagtuturo 1:861-865 
(Tingnan din ang EDukasyoN) 
disiplina: 1:599-600 
eskriba: 1:707-708 
Jesu-Kristo: 1:642, 1218-1219 
mga ilustrasyon mabisa: 1:1058 
mga nagtataguyod ng 
mga turong lumilikha ng 
pagkakabaha-bahagi: 2:24 
pangmadlang tagapagturo: 
2:835-836 
pilosopiya: 2:918-919 
Rabbi: 2:1001-1002 
salita ng Diyos: 2:1054 
Habag 1:866-867 
awa: 1:250-254 
Hades 1:872-873 
hindi nag-iisang libingan: 
2:207 
impiyerno: 1:1075-1076 
pintuang-daan: 2:930 
Hagar 1:875-876 
pinaalis ni Abraham: 1:1101 
Hain, Mga 
(Tingnan ang HANDoc, MGA) 
Halaman, Mga 2:804-805 
(Tingnan din ang PUNUNG- 
KAHOY) 
dayami: 1:571 
espesya: 1:710 
nakalalasong halaman: 2:444 
Palestina: 1:543-544, 741-742, 
2:775-776, 988-989 
pinaggapasan: 2:919 
pinagkukunan ng balsamo: 
1:310-311, 544 
talaan: 
acedera: 1:42-43 
ahenho: 1:64 
alcaparra: 1:83-84, 543 
algudon: 1:87 
baca: 1:289-290 
baging: 1:290-292, 742 
bawang: 1:362 
damo: 1:549-550 
dawag: 1:571 
eneldo: 1:694 
espelta: 1:709-710 
abas: 1:870 
alamang-bakod: 1:301 
alamang hungko: 1:1036 
alamang upo: 2:1380-1381 
enna: 1:966-967 
isopo: 1:1103-1104 
amo, kania: 1:1349 
mbron: 1:1387-1388 
omino: 1:543; 2:98-99 
ulantro: 2:145 
ulitis: 2:147 


a. 
a 


1437 


lentehas: 2:200 

lino: 1:544, 2:213-214 
liryo: 2:215 

malva: 1:543; 2:268-269 
malvavisco: 2:269 
mandragoras: 1:544; 2:277- 
278 

mapapait na gulay: 2:306 
matinik na palumpong: 2:359 
mijo: 2:396 

mira: 2:406 

mirto: 2:407 

mustasa: 1:1063; 2:431-432 
nardo: 2:453 

pakwan: 2:765 

palumpong: 2:778 
panirang-damo: 2:839 
papiro: 1:544; 2:848-850 
pipino: 2:932 

puero: 2:979-980 

punong retama: 2:1015-1016 
punong ubas: 1:290-292, 742 
ruda: 2:1031 

safron: 2:1041 

sebada: 1:741; 2:1116-1117 
sibuyas: 2:1143 

tambo: 2:1265 

tinik: 2:1320-1321 

trigo: 1:741, 1062; 2:1344- 
1345 

upo: 2:1380 

yerbabuena: 2:1402 
yerbang asin: 1:227 


Hallelujah 1:881, 1125 


Haman 1:883 

Agagita: 1:52 

gumamit ng panghuhula: 2:829 
Mardokeo tumangging 
yumukod kay: 2:311 

Hamog 1:885-886 

Bundok Hermon: 1:969 
Palestina: 2:775 


Handog, Mga 1:889-893 
Abel: 1:16, 163, 467-468 
abo ng: 1:30 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:570-572 
asin ginamit: 1:164, 226 
banal kay Jehova: 1:1305-1306 
Cain: 1:16, 467-468 
andog na ikinakaway: 2:725, 
967 
insenso: 2:504, 1103 
alapati o batu-bato: 1:1351- 
1352 
ambing: 1:1387 
para kay Azazel: 1:265-266 
Kapistahan ng mga Kubol: 
1:1435 
arneng, sa mga idolo: 1:1049 
etonging gumaling: 2:263 
ayunin: 2:570-572 
ebadura: 2:196-197 
makahulang kahulugan: 1:266, 
539, 893, 2:196-197, 570-572, 
574, 897, 1372 
apoy: 1:164-165 
dugo: 1:617 
matataas na dako sa Israel: 
2:353-355 
mga bahagi ng atay: 1:243 
mga bato (kidney): 1:352 
mga handog ukol sa kasalanan: 
2:570-571 
mga unang bunga: 2:896-897, 
1371-1372 


na pansalu-salo: 1:899-900 
paghahain ng mga anak sa 
huwad na mga diyos: 1:476, 
739, 2:422-423, 1337 
pagtatalaga sa pagkasaserdote: 
2:724-725 

panganay: 2:817 
Pentecostes: 2:896-897 
pulot-pukyutan mula sa prutas: 
2:985 

relatibong kahalagahan: 2:672- 
673 

aba: 2:1215 

inupad at winakasan ni Jesus 
paghahandog ng mga hayop: 
1:617, 2:571, 939 

Oro: 2:724-725, 1338-1339 
upa: 2:725, 1360-1361 


Hangin 1:896-897 


espiritu: 1:714 
Euroaquilo: 1:736 
sirocco: 1:1055 


Hapunan ng Panginoon 1:897- 


901; 2:482 

kung anong oras sa gabi: 2:861- 
862 

pagpapala sa tinapay at alak: 
2:693 

salu-salo: 1:890 


Hari 1:904-906 


“hari ng hilaga” (Dan 11): 
1:990-991; 2:794 
Jesu-Kristo: 1:1208-1209, 1221; 
2:1182 
kaibigan ng: 1:1344 
kasalanan, isang hari: 2:15-16 
mga dakong libingan: 2:677-678 
mga hari ng Israel: 
hilagang kaharian: 1:1110 
idolatriya: 1:1046-1047 
Jehova: 1:1329-1332; 2:51 
korona: 2:107 
kronolohiya: 2:138-139, 
141-143 
timugang kaharian: 1:1280- 
1281; 2:354-355 
tsart: 2:141-143 
pagbilang sa mga taon ng 
pamamahala: 2:138, 1275 
pagpapahid: 2:120, 920-921 
“pagtayo”: 2:967-968 
pinagmulan ng termino: 1:1326 
rono: 2:1345-1347 


Har-Magedon 1:911-912 


ahulugan ng termino: 1:953 


Hayop, Makasagisag na mga 


1:919-923 
ambing: 1:1387 
eon: 2:201-202, 323 
mabangis na hayop: 
bilang ng: 1:418-419 
larawan ng: 2:186 
marka ng: 2:317-318, 487- 
488 
oso: 2:1221-1222 


Hayop, Mga 1:917-918 


(Tingnan din ang HANDOG, 
MGa, Hayop, MAKASAGISAG 
NA MGA, IBON, INSEKTO, MGA, 
ISDA, PANGANGASO AT PANGI- 
NGISDA: REPTILYA) 

bagay na nagkukulupon: 2:440 
balat: 1:306: 2:943-944 
kaliskis: 1:1366 
materyales na 
mapagsusulatan: 2:900-901 


busal: 1:461 
gumagapang na bagay: 1:860 
kabayaran sa nawala o 
napinsala: 1:1312-1313, 2:610 
kapayapaan sa pagitan ng tao at: 
1:1428, 2:202 
maawaing pagtrato: 1:254, 584 
makasagisag: 1:919-923 
maruruming hayop: 2:29, 943 
mga kaluluwa: 1:1375 
mga uri: 2:1382-1383 

arka: 1:188, 327 
pagnguya ng dating kinain: 
1:562; 2:150 
pagsamba sa: 1:608-609, 655- 
656 
Palestina: 2:776 
panganay ng: 2:817 
puwersa ng buhay: 1:723 
síya: 2:1180 
takot sa mga tao: 2:1250 
talaan: 
antilope: 1:143 
asno: 1:235-236; 2:954-955 
aso: 1:236-237 
asong matulin: 1:237 
aboy: 1:288-289 
aboy-ramo: 1:289 
baka: 1:300, 622-623; 2:265 
Behemot: 1:369-370, 461 
utiking-tubig: 1:461 
chakal: 1:489-490 
dagang-lupa: 1:518 
espongha: 1:725 
gagamba: 1:785 
gamusa: 1:797 
gasela: 1:800; 2:955 
guya: 1:865-866 
herboa: 1:93, 967-968 
abayo: 313-1315 
ambing: 1:1386-1387; 
2:955 

amelyo: 1:169, 1388-1390; 
2:955 

uneho: 1:562-563; 2:149- 
150 

uneho sa batuhan: 2:150 
eon: 2:200-202 
eopardo: 2:202-203 
Leviatan: 2:203-204 
inta: 2:214-215 
obo: 2:219 
mula: 2:426-427 
musaranya: 2:427-428 
oso: 2:508 
palaka: 2:767 
paniki: 2:836-837 
poka: 2:943-944 
porcupino: 2:962 
sebra: 2:1117-1118 
sorra: 2:1196-1197 
suso: 2:1213 
toro: 2:1338-1339 
tupa: 2:1206-1207, 1359- 
1361 
unggoy: 2:1377 
uod: 2:1378 
usa, babaing: 2:1385-1386 
usa, lalaking: 2:1386 
usa, maliit na: 2:1386 


Hazael 1:923-925 


hari ng Sirya: 1:527-528 
inskripsiyon ni Salmaneser IMI: 
2:1058-1059 


Hebreo (Wika) 1:930-940 


kaugnayan sa Aramaiko: 1:172- 
174 


HIMALA 


mga bilang: 1:417 
pagbago sa pangalan ng huwad 
na mga diyos: 1:274 
pagsulat: 1:960 
Hebreo, Liham sa Mga 1:941- 
944 
pagiging kanonikal: 1:1404 
Hebreong Kasulatan 1:944, 
961-963 
kahalagahan para sa mga 
Kristiyano: 1:1030-1031 
kanon: 1:407, 1400-1403 
katumpakan ng pagtatawid ng 
nilalaman: 1:257 
“Lumang Tipan”: 1:407 
madaling isalin: 1:935 
manuskrito: 1:321-322, 324; 
2:296-297, 299-300 
master text: 2:295 
mga pagtukoy sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan: 1:506- 
507: 2:31, 118, 308, 310, 358 
mga tula: 1:641-642 
pagpapangkat-pangkat sa mga 
aklat: 1:407 
Pentateuch: 2:895-896 
sinaunang mga salin: 1:384-385 
tagakopya: 1:706-707 
Hermon 1:332, 968-969, 
2:1129 


Herodes, Mga Tagasunod sa 
Partido ni 1:976, 979-980 


Herodes na Dakila 1:970-975 
barya: 2:538 
paglulunsad ng mga paganong 
paglilibang: 2:188 
pagpatay sa mga bata: 2:1008 
pagtatayo: 1:203, 1190-1191 
Cesarea: 1:488, 2:535 
karerahan ng kabayo: 2:535 
palasyo: 2:538, 770 
templo: 1:1190-1191, 
2:1233-1234 
Tore ng Antonia: 1:145 
petsa ng kamatayan: 1:1203- 
1204, 2:130-131 
Herodias 1:975-977, 980 


Herodotus 1:664; 2:132-133 
pagbagsak ng Babilonya: 1:495 
Hezekias 1:982-985 
anino umatras: 1:177 
delegasyon ni Merodac-baladan: 
2:379-380 
kapalaluan: 1:1409 
Kapistahan ng mga Tinapay 
na Walang Pampaalsa: 1:1437- 
1438, 2:1372 
paagusan ng tubig: 1:194, 830, 
960, 1188 
pagbabanta ni Senakerib: 
1:1188; 2:1002-1003, 1127- 
1128 
Hidwaan 1:987 
pagtatalo, pag-aaway: 2:726- 
727 
Himala 1:991-995 
(Tingnan din ang Karoos Mura 
sa Diyos) 
anino umatras nang sampung 
baytang: 1:177 
Jesu-Kristo: 1:1419-1421 
isda nakontrol: 1:1099 
lumakad sa tubig: 2:261 
mga pagbuhay-muli: 1:1127; 
2:194, 443-444 


HINOM, LIBIS NG 


nagpagaling: 2:85, 633, 690, 
804 
pagkain pinarami: 1:347 
puno ng igos isinumpa: 1:1050 
Jordan tinawid ng Israel: 1:47 
mga apostol: 1:160, 1421-1422 
mga kaloob ng espiritu: 1:1369- 
1371, 1421-1422 
hula: 1:1031 
mga wika: 2:755-756, 1400- 
1401 
pagpapagaling, kagalingan: 
2:690-691 
mga Siryano binulag: 1:685; 
2:633 
pagkontrol sa likas na mga 
puwersa: 1:1416-1417 
pagtawid sa Dagat na Pula: 
2:559-562 
palatandaan: 2:770-771 
relatibong kahalagahan: 1:1420 
tumigil ang araw at buwan: 
1:1418 
Hinom, Libis ng 1:996-997, 
2:949 
abo: 1:30 
Gehenna: 1:810-812 
Topet: 2:1337 
Hiram (Hari ng Tiro) 1:997- 
998 
kaugnayan kay Solomon: 1:103 
mga lunsod na tinanggap ni 
Hiram: 1:466-467 
Hita 1:998-999 
paglalagay ng kamay sa ilalim 
ng: 2:965 
Hiteo, Mga 1:999-1001 
wika: 1:199-200 
Hiyas at Mahahalagang Bato 
1:1002-1004 
agata: 1:53 
amatista: 1:108 
batong lesem: 2:203 
berilo: 1:382 
calcedonia: 1:469, 510, 
2:1095-1096 
crisolito: 1:509-510 
crisopasio: 1:510 
diamante: 1:585 
esmeralda: 1:709 
jacinto: 1:1118 
jade: 1:1124 
jaspe: 1:1130 
orales: 2:105 
ristal: 2:113-114 
onix: 2:498 
pader ng Bagong Jerusalem: 
1:293 
pektoral ng mataas na saserdote: 
2:893 
perlas: 1:1063; 2:902-903 
rubi: 2:1030-1031 
safiro: 2:1040-1041 
sardio: 2:1095 
sardonica: 2:1096 
opacio: 2:1336-1337 
urkesa: 2:1361-1362 
Hobab 1:1004, 1223 


Hudas Iscariote 1:1010-1013 
apalit: 1:161 

matinding dalamhati: 2:714 
raidor: 2:1341 

hindi patiunang itinalaga: 

2:874-875 

Hukbo 1:1018-1022 
ayudante: 1:262-263 


Ehipto: 1:659 
estratehiya sa pakikipagdigma: 
1:593-594 
garison: 1:800 
Imperyo ng Roma: 1:319, 1020- 
1021 
pangkat na Italyano: 1:1113 
pangkat ni Augusto: 1:247- 
248 
senturyon: 2:500-501 
Tanod ng Pretorio: 1:319; 
2:969-970 
karo: 1:1454-1456 
kawal: 2:61-62 
kumandante ng militar: 2:148- 
149 
mamamana: 2:269-270 
mga kabayo: 1:1313-1314 
mga kampong militar: 1:1393 
mga kuta: 2:153 
mga maninibat: 2:290 
mga tagapaghilagpos: 2:1228- 
1229 
ni David: 1:217 
ni Jehova: 1:1163-1164 
ni Saul: 2:1112 
pagpaparehistro, pagrerehistro: 
2:694-697 
pangangalap sa Israel: 1:592- 
593 
pinunong tagapangasiwa: 
2:932 
tagapagbantay na Cariano: 
1:482 
tagapagdala ng baluti: 2:1228 
Hukom 1:1023 
ilustrasyon tungkol sa babaing 
balo at: 1:1066 
Jehova: 1:1025 
Jesu-Kristo: 1:1220 
kongregasyong Kristiyano: 
1:1027-1028, 2:1226-1227 
mga hukom at tagapagligtas ng 
Israel: 1:743 
kasaysayan: 1:1106-1107, 
1329-1330 
kronolohiya: 2:138 
Moises: 1:1025 
papel ng mga saserdote: 2:1102 
patriyarkal na lipunan: 1:1025 
tipang Kautusan: 1:1025-1026 
Hukuman 1:1025-1028 
(Tingnan din ang KRIMEN AT 
KAPARUSAHAN, PAG-IINGAT, PAG- 
KAKULONG: USAPIN SA BATAS) 
akusasyon: 1:74-75 
mga hukom: 
eskriba: 1:707-708 
awalang-pagtatangi: 2:66, 
633 
may kalayaang magsiyasat: 
2:59 
papel ng mga saserdote: 
2:1102 
mga sinagoga at kongregasyong 
Kristiyano: 2:1159 
panunumpa: 2:1201-1202 
tribunal: 2:1343 
unang siglo: 1:1066; 2:730-731 
Hula 1:1028-1033 
(Tingnan din ang MAKAHULANG 
MGA PARISAN) 
“araw ni Jehova”: 
2:655 
“araw” sa hula: 1:179 
higit sa isang katuparan: 
1:1294-1295 


1:182-184; 


1438 


Mesiyanikong: 1:134-135, 257- 
258, 1097-1098; 2:358, 383- 
386, 936-941, 1195-1196 

mga hayop ng Daniel at ng 
Apocalipsis: 1:919-923 

mga pangitain: 2:834 

ng mga Kristiyano: 1:1370; 
2:975-976 

pag-unawa sa: 2:756-757, 
1376 

patiunang kaalaman at 
patiunang pagtatalaga: 2:867- 
877 

“taon” sa hula: 2:1275 


Huling Araw, Mga 1:1033-1035 
(Tingnan din ang PAGKANARI- 
RITO, PRESENSIYA; PANAHON NG 
KAWAKASAN; SISTEMA NG MGA 
Bacay, MGA: TANDA) 
malaking kapighatian: 1:1430- 
1431 

mula noong 1914: 2:1248-1249 
pagkanaririto ni Kristo: 2:651- 
655 

salinlahi: 2:1052-1053 

tanda ng: 1:1031; 2:654-055, 
1061-1062 
mga lindol: 2:213 

Hurno 1:1037 

bulusan: 1:456-457 
hurnuhan: 1:1037-1038 
pagdadalisay: 2:584 

Husai 1:37-38, 1038-1039 

Ibang mga Tupa 

kailangan ang bautismo: 1:362 
kalayaan: 1:131 

malaking pulutong: 2:259-260 
mga tagapagmasid sa Memoryal: 
1:900-901 

Ibon 1:1039-1042 

arka: 1:188 

manghuhuli ng ibon: 2:288 

maruruming ibon: 1:1041, 

2:1174-1175 

pugad: 2:980 

talaan: 

abubilya: 1:38-39 

agila: 1:53-55 

avestruz: 1:248-249 

batu-bato: 1:355 

buwitre: 1:465-466 

golondrina: 1:842-843 

halkon: 1:880-881 

akok: 347 

alapati: 1:1350-1352 

andangaok: 1:1394-1395 

andarapa: 1:1395 

ormoran: 2:106-107 

uwago: 2:154-156 

langay-langayan: 2:172-173 

lawin: 2:192-193 

lawing-dagat: 2:193-194 

lawing mandaragit: 2:194 

manok: 1:1078 

maya: 2:360 

paboreal: 2:517-518 

pelikano: 2:894-895 

perdis: 2:899 

pugo: 2:981-982 

sibad: 2:1142-1143 

siguana: 1:248-249, 2:1145 

sisne: 2:1174-1175 

tandang: 2:729, 1268 

tarat: 2:1279-1280 

tern: 1:843 

uwak: 2:1392-1393 


Idolo, Idolatriya 1:1043-1048, 
2:529-530 
(Tingnan din ang IMAHEN, 
LARAWAN) 
epod sinamba: 1:700, 828 
ginto sa mga idolo: 1:836 
Israel: 1:1255-1256, 1261, 
1280-1281, 2:678-679 
karneng inihandog sa mga idolo: 
1:1049 
kasuklam-suklam: 2:29-30 
pagsamba sa guya: 1:805-866, 
948 
Romanong emperador: 1:1082 
tansong serpiyente: 2:1270 
terapim: 1:1121; 2:157, 1297- 
1298 
Igos 1:742, 1050-1051; 2:635 
igos ng sikomoro: 2:1149-1150 
ilustrasyon tungkol sa 
di-mabungang puno ng: 
1:1064 
pamumuti ng igos: 2:1149 
Ikapu 1:1051-1053 
“ikalawang” ikasampung bahagi: 
1:1432 
kabanalan: 1:1306 


Ilang 1:1053-1055 
(Tingnan din ang ISRAEL 
[SINAUNANG BAYAN ]) 

Juda: 1:335, 747, 1282 

Paran: 2:854 

Sin: 2:1156 

Sinai: 1:540, 1006, 2:1161 

Sur: 2:1210 

Zin: 2:1424-1425 

Ilog 1:1056 

Abana: 1:13 

Eufrates: 1:331, 734-736; 
2:1381 

Gihon: 1:514-515, 828 

Gozan: 1:845 

Hidekel (Tigris): 1:986-987 

ilog ng Ehipto: 1:1056-1057; 
2:1146 

Jordan: 1:332, 334, 1246-1247 

Kebar: 2:75-76 

Nilo: 1:531, 534, 651-652; 
2:476-478 

ng Eden: 1:634 

Parpar: 2:858 

Pison: 2:935-936 

tubig ng buhay: 1:450; 2:1351 

Ilustrasyon, Mga 1:1058-1069 

kamelyo at butas ng karayom: 
1:1390, 1452 

madamaying Samaritano: 1:52, 
1442 

palarong pampalakasan at 
landasing Kristiyano: 2:188 

punong olibo: 1:1364-1365; 
2:493-494, 602 

taong mayaman at si Lazaro: 
1:873, 2:195 

trigo at mga panirang damo: 
1:1034-1035; 2:839, 1177 

Imahen 1:1069-1071 
(Tingnan din ang Iporo, 
IDOLATRIYA) 

hindi lahat idolo: 1:1043 

Imortalidad 1:446, 1074-1075 

mga pinahirang Kristiyano: 
2:64 

paniniwala sa imortalidad ng 
kaluluwa: 1:656, 851, 1374- 
1375, 2:856 


1439 


Imperyo ng Roma 2:533-536, 1022 
(Tingnan din ang Cesar; ROMA) 
arkitektura: 1:204 
dulaan, teatro: 1:621 
Gresya sinakop: 1:853 
hukbo: 1:247-248, 319, 1020- 
1021, 1113, 2:500-501 
Tanod ng Pretorio: 1:319; 
2:969-970 
isinasagisag ng-- 
bakal sa imaheng 
napanaginipan: 1:1071 
mabangis na hayop (Dan 7): 
1:920-922 
Israel sinakop: 1:1108-1109, 
1190 
Jerusalem winasak ng: 1:1109; 
2:751-752 
krimen at kaparusahan: 2:113 
lese-majest6: 1:486 
pagbabayubay: 2:574-575 
paghampas: 2:593-594 
sedisyon: 2:1119 
kronolohiya: 2:121, 132-133 
mga Cesar: 1:485-488, 2:534, 
1022 
mga daan: 2:183-184 
mga Kristiyano pinag-usig ng: 
1:487-488, 1082, 2:116, 144 
mga maniningil ng buwis: 
2:290 
mga pagbabantay sa gabi: 
1:781-782 
mga palaro para sa mga 
gladyador: 2:187 
pagkaalipin: 2:1275 
pagkamamamayan: 1:498; 
2:270-271, 1028 
pakikipagtalastasan: 2:763-764 
pamahalaan: 
gobernador: 1:838; 2:770 
kustable: 2:150-151 
mahistrado: 2:251 
naiiba sa naunang mga 
imperyo: 1:922 
probinsiya: 2:971 
proconsul: 2:971-972 
tagapagtala ng lunsod: 
2:1232 
relihiyon: 1:612-613, 850 
pagsamba sa emperador: 
1:1082; 2:533, 536, 901- 
902, 1024 


Impiyerno 1:1075-1076 
Gehenna: 1:810-812 
Hades: 1:872-873 

Sheol: 2:1138-1140 

Ina 1:1076-1078 

pagdadalang-tao: 2:582-584 

pagpapasuso: 1:1088-1089 

pananagutan: 1:123-124 

panganganak: 1:1412-1413 

karumihan dahil sa: 2:264 

Inggit 1:1079-1080, 2:305-306 

pagpapaligsahan: 2:305-306 

Insekto, Mga 1:1080 

larva: 2:1378 

alaan: 

alakdan: 1:82 

balang: 1:304-306 
bubuyog: 1:438-439; 2:664, 
983-984 

higad: 1:988-989 

ipis: 1:1086-1087 

kokus: 2:1313-1314 
kuliglig: 2:147 


lamok: 2:168 
langaw: 2:171-172 
langaw na nangangagat: 2:172 
langgam: 2:173 
niknik: 2:475-476 
pulgas: 2:983 
tangà: 2:1268-1269 
tipaklong: 2:1321 
terminong Hebreo: 1:1040 
tina mula sa: 2:1313-1314 


Insenso 1:1080-1082 
altar: 1:96-97, 99, 101 
mga sangkap: 1:725, 789; 
2:492, 498 
paggawa: 2:1377-1378 
paghahandog: 2:504, 1103 
Inuming De-alkohol 
(Tingnan ang ALAK AT MATA- 
PANG NA INUMIN) 


Ipahayag na Matuwid 1:1082- 
1086 

esu-Kristo: 1:1221 

mga saksi bago ang panahong 

Kristiyano: 1:1161; 2:760-761 

pagkamatuwid ni Jehova 

nananatili: 2:46 

pagmamatuwid sa sarili: 1:1233 
saligan: 2:760 

Isaac 1:1088-1091 

bugtong na anak: 1:442 

“inihandog” ni Abraham: 
2:423-424 

acob pinagpala ni: 1:704, 
1090, 1119, 2:1009 

nakipagtipan kay Abimelec: 

1:101, 368-369, 2:1142 

pag-awat sa suso: 2:565 

Ismael “nanunukso” kay: 
1:876, 1101, 2:137, 553 

pagtawa dahil sa kaniyang 

kapanganakan: 2:727, 1094- 
1095 

pangalan: 2:727 


Isda 1:1099-1100 
Dagat ng Galilea: 1:792 
onas: 1:1240 
aliskis: 1:1366 
ambat na pangubkob: 2:167 
pagkain: 2:636 
pangingisda: 2:819-821 
Israel (Espirituwal) 
(Tingnan din ang PINAHIRANG 
KRISTIYANO, MGA) 
24 na matatanda (Apo 4:4): 
2:352 
bagong bansa: 1:318 
bagong pagsilang: 1:426-427 
bagong tipan: 2:1326 
binhi ni Abraham: 1:424-425 
ilustrasyon tungkol sa punong 
olibo: 2:1080 
“isang uri ng mga unang bunga” 
sa Diyos: 2:898, 1372 
“Israel ng Diyos”: 1:1111-1112 
kongregasyon ng Diyos: 2:101- 
102 
mga hangganan: 1:895-896 
mga tribo: 2:1343 
Israel (Hilagang Kaharian ) 
1:947-948, 1109-1111 
apostasya: 
idolatriya: 1:1046 
matataas na dako na para sa 
pagsamba: 2:353-354 
pagsamba kay Baal: 1:270- 
271, 948 


ISRAEL (SINAUNANG BAYAN) 


pagsamba sa guya: 1:865-866, 
948, 1166-1167, 1181-1182 
dinalang tapon ng Asirya: 1:62, 
232-233, 702, 845, 2:614-615, 
661-662, 1065-1066 
Efraim pangunahin: 1:649 
hindi nakabukod sa Juda 
pagkatapos ng pagkatapon: 
2:618 
Juda inihambing: 1:1281-1282 
kabisera Samaria: 1:948: 
2:1063-1065 
kronolohiya: 2:138-139, 141- 
143 
mga hari: 1:906; 2:141-143 
pagbagsak: 1:1009; 2:1059 
Israel (Sinaunang Bayan) 
1:1104-1109 
(Tingnan din ang JUDAISMO; 
Junio, Mca; PAG-ALIS: TIPANG 
KAUTUSAN) 
abuloy: 1:39-40 
agrikultura: 1:56-57, 2:99 
apostasya: 1:158, 1195 
astrolohiya: 1:240-241 
espiritismo: 1:711-712 
espirituwal na 
pangangalunya: 2:506-507 
idolatriya: 1:1045-1048, 
1255-1256, 1261, 1280- 
1281, 2:678-679 
impluwensiya ng kalapit na 
mga bansa: 1:945-946 
Kora, Datan, Abiram: 
1:26-27; 2:104-105 
paghahain ng mga anak: 
2:422-423 
pagsamba kay Baal: 1:58-59, 
268-271 
pagsamba sa buwan: 1:464- 
465 
pagsamba sa guya: 1:393- 
394, 865-866 
relihiyon ng Ehipto: 1:655- 
656 
reyna ng langit: 2:1017-1018 
tansong serpiyente: 2:1270 
arkitektura: 1:201-203, 298-299 
bahay: 1:201-202, 2:952 
bansa nabuo: 1:1328-1329 
Canaan kinubkob ng: 1:118, 
125-126, 474-475, 593, 661- 
662, 737-739, 963-964, 1132- 
1133, 1258-1261, 2:275-276 
damit: 1:545-548 
digmaan: 1:592-594, 951-952, 
1020 
mga digmaang sibil: 1:822- 
823, 1280; 2:1064 
ekonomiya: 1:1275-1276 
hukbo: 1:1018-1020 
hukuman: 1:1025-1027, 1066 
impluwensiyang Griego: 1:852 
impluwensiya ng mga Romano: 
2:535 
Jordan tinawid ng: 1:47 
kabanalan: 1:1304 
kaharian: 1:1324-1325, 1330- 
1332 
“kaharian ng mga saserdote” 
(Exo 19:6): 2:206-207 
pagkakahati: 1:947 
kainan: 1:1345-1346 
kakayahang bumasa at sumulat: 
2:567-568, 722 
kalendaryo: 1:732, 1358-1361, 
2:481-482, 1274-1275 


kapulungan: 1:1431-1433, 
1444-1446 

kasaganaan: 2:73-74 

kaugnayan ni Jehova sa: 
“anak” ni Jehova: 1:129-130 
“asawang babae” ni Jehova: 

2:546 
“babae” ni Jehova: 1:278 
hindi itinangi ang: 1:945; 
2:65-66 

hindi lamang diyos ng isang 

tribo: 1:1149 

srael hindi lubusang 

itinakwil: 2:304 

srael tagapaglapat ng hatol: 

1:476-477, 592-593 

awalang-galang ng Israel: 

2:786-787 

mahabang pagtitiis: 2:245 

Manunubos: 2:843-844 

pagkahari sa: 1:1329-1332; 

2:51 

pakikitungo sa: 1:1159, 

1162-1163 

pangalan ni Jehova ginamit: 

1:1145-1147 

patiunang kaalaman sa 

landasin ng: 2:872 

pinatunayan na siya ang 
Diyos ng: 1:1417-1419 

kongregasyon ng: 2:100-101 

krimen at kaparusahan: 2:110- 
112, 730-731 

kronolohiya: 2:121-124, 136- 
144 

Macabeo: 1:156 

mga bansang nakapalibot sa: 
1:945-946, 951-952 

mga Canaanita lilipulin ng: 
1:475-477, 738-739, 1000- 
1002; 2:446-447 

mga dukha: 1:620, 1371-1372; 
2:599-600 

mga hari: 1:905-906; 2:138- 
139, 141-143 
humiling ng: 1:1330; 2:1074 
korona: 2:107 

mga Hebreo: 1:928-929 
hindi mga Habiru: 1:930 

mga Hukom: 1:743 

mga Judio: 1:1286 

mga kapistahan: 1:1431-1440; 
2:896-898 

mga laro at palaro: 2:187 

mga pagbabantay sa gabi: 
1:781-782 

mga talaan ng angkan: 2:1252- 
1253 

mga tribo: 1:744, 1105-1106; 
2:1342-1343 

musika: 2:428-431 

nahawahan ng karima-rimarim 
na mga gawain: 1:1453-1454 

naninirahang dayuhan: 2:449- 
452 
banyaga: 1:337-339 

pag-aayos ng buhok: 1:451 

pagbibigay ng ikapu: 1:1051- 
1052, 1432 

pagdadalamhati: 2:580-581 

paghadlang sa sakit: 1:1448- 
1449; 2:160-161, 1061 

paghihimagsik: 2:598-599 

paghihintay sa Mesiyas: 2:384, 
386 

pagkasaserdote: 2:1099-1103, 
1105-1106 


ISRAEL (SINAUNANG LUPAIN) 


mataas na saserdote: 2:339- 
348 
mga di-Levita hindi kasama: 
2:452 
pagkatapon: 2:614-619, 661- 
662 
Babilonya: 1:756-757, 1139- 
1141, 2:127, 139-140, 1108 
pangangalat pagkatapos ng: 
2:618-619 
paglalakbay sa ilang: 1:168- 
169, 473-474, 540-542, 1054, 
2:854 
haliging ulap at apoy: 1:879 
haluang pangkat: 1:881-882 
kampo: 1:1391-1393 
manna: 2:291-292 
mapait na tubig pinatamis: 
2:306 
mga pagdiriwang ng 
Paskuwa: 2:862 
paggunita: 1:1435 
pasimula: 1:1317-1318 
pugo: 2:86, 981-982 
ruta: 1:374-375, 541, 761, 
2:1015 
tangkang pagpasok sa 
Canaan: 1:1007-1008 
tubig mula sa bato sa Masah: 
2:319-320 
wakas: 1:395, 398 
pagpaparehistro, pagrerehistro: 
2:694-696 
pagrereklamo: 2:319-320, 726 
pagsasauli mula sa pagkatapon: 
1:496-497, 512-513, 763-765, 
1189, 2:285, 332, 448-449, 
617-618 
mga hula: 1:403-404, 722, 
1093, 2:178, 202, 852-853 
petsa: 2:134 
pakikipag-alyansa sa ibang mga 
bansa: 1:103-104 
pakikipamayan sa Ehipto: 
1:535, 660-662, 754-756, 1123, 
2:136-137, 554-558 
populasyon ng Israel dumami: 
2:555-557 
teoriya hinggil sa mga 
Hyksos: 1:660-661 
pangangasiwa: 2:819 
matatandang lalaki: 2:349- 
350 
pinuno: 2:931 
tagapangasiwa: 2:1239 
pang-araw-araw na buhay: 
2:952-954 
Paskuwa: 2:860-864 
piling bayan: 2:65-66 
proselita: 2:977-978 
Sabbath natatangi sa: 2:1034- 
1035 
salapi, panghihiram at 
pagpapahiram: 2:882-883, 
1391-1392 
sinagoga: 2:1157-1159 
sining: 2:734, 1165-1166 
wika: 1:930-935 
Israel (Sinaunang Lupain) 
(Tingnan ang PALESTINA) 


Jacob 1:529-530, 1118-1124 
anghel nakipagbuno kay: 
1:1104; 2:216, 916 
binili pagkapanganay: 1:703; 
2:655 
hagdanan sa panaginip: 1:876- 
877 


lumipat sa Ehipto: 1:1251 

nakipagtipan kay Laban: 1:789- 
790 

natamo ang pagpapala: 1:704, 
1090; 2:1009 

pag-eembalsamo kay: 2:585 

pag-ibig kay Raquel: 2:1006- 
1007 

pagsamba na nagsangkot ng 
baston: 1:1044 

pinagpala mga anak ni Jose: 
1:1251-1252 

pinili ni Jehova: 1:705; 2:873 

prusisyon ng libing: 1:242 

Jakin 

haligi sa templo ni Solomon: 

1:1127, 1440-1441 


Jebus, Mga Jebusita 1:1132-1133 
David tinuya ng: 2:916 
nalupig ni David: 1:828-829, 

1186; 2:951 

Jehoas (Hari ng Juda) 1:1136- 
1137 
iniligtas ni Jehoiada: 1:1138, 

1144 

Jehosapat (Hari ng Juda) 
1:1143-1144 
nakipag-alyansa kay Ahazias 

para sa mga barko: 1:63 
tagumpay laban sa Moab: 

1:683 

Jehova 1:603-605, 1145-1163 
Alpha at Omega: 1:94-95 
Ama: 1:14, 129-133 

sa Israel: 1:129-130 

araw ni: 1:182-184; 2:655 

araw ng kapahingahan: 1:1305; 
2:668, 687, 1037 

asawa ni: 1:278-279, 1195; 
2:546 

batas hindi nilalabag ni: 1:993 

bukod-tanging debosyon kay: 
1:454-455, 605; 2:1068-1069 

disiplina mula kay: 2:524 

Diyos na 
Makapangyarihan-sa-lahat: 
2:254-255 

Diyos ng katotohanan: 2:42-43 

Espiritung Persona: 1:714 

galit: 1:794-795 

‘gumagawa ng bulag’: 2:632- 
633 

hangad ang masunuring mga 
sakop: 1:1332, 1336-1337, 
2:1182-1183 

hindi bahagi ng trinidad: 
1:418, 441-442, 602-603, 692, 
2:1354-1355 

hindi omnipresente: 2:176-177 

Hukom: 1:1025 

humihiling ng pagkamasunurin: 
2:647-649 

Israel iningatan ni: 1:1418- 
1419 

kaalaman kay Jehova: 2:68-71 

kahinhinan sa harap ni: 1:1341- 
1343 

kaibahan sa ibang mga diyos: 
1:604-605, 613, 1415-1418, 
2:1364-1365 

mga diyos ng Ehipto: 2:416, 
558 

kaniya ang paghihiganti: 
2:596-597 

kapakumbabaan nakalulugod 
kay: 1:1405 

kasindak-sindak: 2:1161-1162 


1440 


Kataas-taasan: 2:32 
kaugnayan kay: 1:129-133, 
362-1363, 1426-1428, 2:68- 
71, 711-712, 715-716, 759-763, 
104-1105, 1182-1183 
Moises: 2:415-416, 420-421 
kawalang-galang kay: 1:1411- 
412 
kung bakit pinahintulutan 
ang kabalakyutan: 1:1298- 
299, 2:245 
layunin: 1:604, 1029-1031, 1207- 
209, 1457-1458, 2:12-13, 620, 
669-670, 871-872, 1178 
lupa pag-aari ni: 2:363 
mabuting pangalan kay: 2:727- 
728 
Magpapalayok: 2:243-244, 718 
Manunubos: 2:732, 843-844 
manggagawa: 2:588 
Maylalang: 2:665-668 
ng kasamaan: 2:25 
mga bagay na kinapopootan: 
2:444-445 
mga bahagi ng katawan na 
tinukoy: 2:38 
daliri: 1:525 
mata: 2:337-338 
puso: 2:994 
mga hangganang itinakda ni: 
1:893-894, 2:686 
mga hukbo: 1:1022, 1163-1164 
mga kaaway ni: 1:1292-1293 
mga kasalanan laban kay: 2:22 
mga katangian: 1:259 
awa, kaawaan: 1:251-253, 
2:760-763 
di-sana-nararapat na kabaitan: 
1:1297-1298 
habag: 1:866-807 
imortalidad: 1:1074 
abanalan: 1:1303: 2:1131- 
132 
abutihan: 1:1315 
abutihang-loob: 1:1316- 
317 
agalakan: 1:1318-1319 
aligayahan: 1:1362 
aluwalhatian: 1:1378 
apakumbabaan: 1:1406- 
407 
apangyarihan: 1:1413- 
422, 2:1339 
arunungan: 1:1457-1458 
asakdalan: 2:5, 868-870 
atarungan: 2:37, 244-246, 
842-845 
atuwiran: 1:1086, 2:45-47, 
69-70 
awalang-pagtatangi: 
2:65-66 
mahabang pagtitiis: 2:244- 
246 
maibiging-kabaitan: 1:1295- 
1296 
pag-ibig: 2:604-605 
pagkamatapat: 2:650 
paninibugho: 2:302-303 
tiwala sa mga lingkod: 
1:1233 
mga pangitain tungkol kay: 
1:605, 860; 2:1040-1041, 
1131-1132 
mga salot mula kay: 2:1060- 
1061 
mga sumpang nagsasangkot kay: 
2:1200-1202 


nagtitiwalag: 2:730 
paggalang kay: 2:586 
pagkalungkot na nadama ni: 
2:718-719 
pagkatakot kay: 1:1457; 2:826- 
827, 1249-1250 
aglapit kay: 1:1339; 2:670- 
673 
agpapabanal kay: 2:683 
agpapala kay Jehova: 2:692 
agpapala sa mga tao: 2:691- 
692 
agpaparangal kay: 1:1451 
agpapatawad: 2:719, 882 
akikipagkaibigan kay: 1:1344 
analangin kay: 2:795-800 
angalan: 1:324-326, 409-410 
huwag gamitin sa 
walang-kabuluhang paraan: 
2:1069 
Jah: 1:1124-1125 
pagkilala sa: 2:813-814 
paglapastangan sa: 2:786- 
787 
panahon ni Enos: 1:696, 1044 
pinalitan: 1:324, 706; 2:831- 
833 
sa Lachish Letters: 1:195, 325 
sa saling Griego ng Hebreong 
Kasulatan: 1:935 
sa Septuagint: 1:326; 2:297 
sigasig para sa sariling: 
2:302-303 
pangangayupapa kay: 2:821 
Panginoon: 2:830-833 
pangmalas sa masamang gawa: 
2:20-21 
pangmalas sa mga bansa: 
1:317-318 
pangunahing mga katangian: 
1:604 
papuri kay: 2:850 
patiunang kaalaman: 2:867-877 
payo ni: 2:884 
Pinagmumulan ng-- 
buhay: 1:443 
liwanag: 2:217-218 
pag-asa: 2:562-563 
unawa: 2:1373-1374 
pinagtatawanan ang mga 
sumasalansang: 2:728-729 
posisyon: 2:176-177 
presensiya: 2:652-653 
haliging ulap at apoy: 1:879 
Kaban: 1:1310 
nagpapabanal sa isang lugar: 
1:1304; 2:686 
ulap: 2:1366-1367 
salita ni: 2:1053-1055 
sentral na awtoridad ng Israel: 
1:1105 
sinamba ng mga di-Israelita: 
1:679, 1222, 1230 
Sinauna sa mga Araw: 2:671, 
1161 
soberanya: 2:1181-1182 
ginamit: 1:1325-1339, 1414- 
1415 
hinamon: 1:1298-1299, 
1326; 2:34-35, 246, 1044, 
1107-1110, 1182-1186 
isinagisag ng punungkahoy: 
2:1247-1248 
nakasalig sa pag-ibig: 2:604- 
605 
Tagapagbigay-Gantimpala: 
2:563 


1441 


Tagapagbigay-Kautusan: 
251223-1225 

Tagapaglapat ng Hatol: 1:476- 
477 

Tagapagligtas: 2:1230 

Tagapangasiwa: 2:1240-1241 

tagumpay na ibinigay ni: 
1:431-432, 1020 

tinig: 2:567, 1317-1318 

trono: 1:294; 2:1346-1347 

Jehu (Hari ng Israel) 1:1165- 

1168 

Ahazias pinatay ni: 1:63-64 

Black Obelisk ni Salmaneser: 
2:1059 

sambahayan ni Ahab pinuksa ni: 
1:686 

simula ng paghahari: 2:130 


Jepte 1:1169-1172 
hindi anak sa ligaw: 1:136 
Jeremias (Propeta) 1:1173- 
1175 
Eufrates pinuntahan ni: 1:736 
mga hula: 
may kinalaman sa Topet: 
1:996-997 
noong panahon ng paghahari 
ni Jehoiakim: 1:1139-1140 
pagbili ng bukid: 2:31-32 
Jerico 1:1178-1180 
arkeolohiya: 1:194, 198 
noong mga araw ni Jesus: 1:344 


Jeroboam 1:1181-1182 
mga hula ni Ahias: 1:64 
pagsamba sa guya: 1:865-866 


Jerusalem 1:752, 1183-1195: 
2:542-544, 742, 947-951 
“Bagong Jerusalem”: 1:292- 
293, 2:930-931, 988 
Bukal ng Malaking Ahas: 1:453 
daanan ng tubig: 2:951 
Gulod sa: 1:859 
ebus: 1:1132-1133 
“Jerusalem sa itaas”: 
2:261, 1095 
anal: 2:1151, 1328 
arerahan ng kabayo: 2:535 
unwa-kunwariang pagkubkob 
ni Ezekiel: 2:138-139 
“Lunsod ni David” sa: 1:570, 747 
maliwanag sa panahon ng-- 
Kapistahan ng mga Kubol: 
1:1436 
Kapistahan ng Pag-aalay: 
1:1439 
mga paagusan ng tubig: 1:194, 
829-830, 960, 984 
mga pagkubkob ni Cestio Gallo: 
1:1109 
mga pintuang-daan: 1:997; 
2:925-930 
mga tipunang-tubig ng: 1:402- 
403, 2:949-950, 1151, 1327- 
1328 
mga tore: 2:1338 
Tore ng Antonia: 1:145, 
2:535 
niyurakan: 2:1245-1246 
noong mga araw ni Ezra: 1:763 
pader muling itinayo: 2:465- 
466 
pagkatiwangwang (607-537 
B.C.E.): 2:139-140 
pagkawasak (607 B.C.E.): 1:12, 
186; 2:326, 438, 461, 1415- 
1416 


1:279, 


pagkawasak (70 C.E.): 1:1430; 
2:153, 583, 751-752, 940 
Arko ni Tito: 2:536 
pagkubkob na nagwakas noong 
617 B.C.E.: 1:1139-1140, 
2:326, 437-438 
pinaganda ni Jehova: 1:1000 
pinagbantaan ni Senakerib: 
1:957, 983-985, 2:1002-1003, 
1127-1128 
pumasok si Jesus bilang hari: 
1:235-236, 390 
Salem: 2:1051 
Sion: 2:1167-1168 
Jesu-Kristo 1:1198-1213, 1217- 
1221 
(Tingnan din ang ALAGAD; 
APOSTOL; BINHI: KRISTIYANO: 
MESIYAS) 
anghel ng kalaliman: 1:12-13, 
157-158 
apostol: 1:159 
araw ng Panginoon: 1:182 
awtoridad: 2:1211-1213 
balumbon ng buhay ng Kordero: 
2:816 
“batong-limpak”: 1:352-353 
batong-panulok: 1:354; 2:1168 
bautismo: 1:356-357, 1264; 
2:134, 1352 
lokasyon: 1:388 
bautismo sa kamatayan: 1:359- 
360 
Binhi ni Abraham: 1:424-426 
Binhi ng babae: 1:423-426; 
2:1323-1324 
pakikipag-alit ni Satanas: 
2:1108-1109 
“bugtong na anak”: 1:132, 441- 
442 
buhay na walang hanggan sa 
pamamagitan ni: 1:447-450 
dugo: 1:16-17, 617-619 
dumarating na nasa mga ulap: 
2:653-654, 1367 
Hades bumukas kay: 1:873 
hindi si Jehova: 2:1147 
hindi siya ang Alpha at Omega: 
1:94-95 
hindi siya ang Diyos: 1:441- 
442; 2:1055-1056, 1354-1355 
hinugasan mga paa ng alagad: 
2:509-510, 601-602, 968 
Hukom: 1:181 
“huling Adan” (1Co 15:45): 
2:845 
ina minahal at iginalang ni: 
2:314-315 
ipinahayag na matuwid: 1:1084 
“isang diyos” (Ju 1:1): 2:1055- 
1056 
isinagisag ng/ni— 
kambing na para kay Azazel: 
1:266 
mataas na saserdote: 1:9-10, 
539, 1308, 2:347, 572, 574 
Melquisedec: 2:343, 347, 
369-371 
mga haing pambayad-sala: 
2:571-572 
Moises: 2:421-422 
Solomon: 2:1195-1196 
tansong serpiyente: 2:1270- 
1271 
Kaharian: 
ibibigay niya kay Jehova: 
1:1338-1339 


malapit na dahil kay: 1:1333- 
1335 
kamatayan: 1:1383; 2:61, 1109 
araw ng: 2:591-592 
ina ipinagkatiwala kay Juan: 
1:1426 
inalok ng inumin: 2:444 
kung bakit sa tulos: 2:754- 
755, 1205 
libing: 1:76, 841, 1254-1255; 
2:61, 948 
lindol noong: 2:212-213 
lokasyon ng: 1:841 
manggagawa ng kasamaan 
pinangakuan ng Paraiso: 
2:624-625, 717-718, 851- 
852 
Memoryal: 1:897-901 
mga libingang nabuksan: 
1:76 
mga pangyayari bago ang: 
2:741-743 
naglaho liwanag ng araw: 
1:176 
oras ng: 2:503-504 
pagbabayubay: 2:574-576, 
754-755 
paghahanda sa libing: 1:94; 
2:586 
kapanganakan: 1:397, 973-974, 
1419; 2:140, 144, 313, 537 
ipinaglihi: 2:313, 844 
pagpaparehistro noong 
panahon ng: 2:696-697 
“kasal”: 2:624 
kasintahang babae ni: 1:292- 
293, 431, 1195; 2:546-547, 
624, 765 
katawan (kongregasyon): 2:39- 
40, 120, 216-217 
katawang laman: 2:38-39, 63, 
165-166 
isang templo: 2:1234, 1297 
Kristo Jesus: 2:119 
kung kailan ‘pumarito’ o 
‘isinugo’ sa sanlibutan: 2:1083- 
1084 
lahat ng hula ay patungkol kay: 
1:148, 311, 1029-1030 
larawan ni Jehova: 1:1163; 
2:185 
lingkod, o ministro, ni Jehova: 
2:402-403 
Mataas na Saserdote: 1:254, 
943; 2:343, 347, 369-371, 552, 
1104, 1237-1238, 1385 
may balbas: 1:307 
“mensahero ng tipan”: 2:374 
mga demonyo napasasakop kay: 
1:712-713; 2:552-553 
pumasok sa mga baboy: 
1:289 
mga himala: 1:1419-1421 
binuhay-muli anak na babae 
ni Jairo: 1:1127 
inuhay-muli anak na lalaki 
ng babaing balo: 2:443-444 
inuhay-muli si Lazaro: 
2:194 
ung bakit sinabing huwag 
ipatalastas: 1:784-785 
umakad sa tubig: 2:261 
makahula: 1:1419-1420 
nagpagaling: 2:85, 633, 690 
nagparami ng pagkain: 1:347 
puno ng igos isinumpa: 
1:1050 


JESU-KRISTO 


mga hula ni: 2:872 
mga hula tungkol kay: 1:1294; 
2:383-386 
70 sanlinggo: 2:936-941 
hindi pagtatadhana: 2:875- 
876 
Mga Awit: 1:257-258 
mga ilustrasyon: 1:1061-1069 
butas ng karayom: 1:1390, 
1452 
mga kaaway ni: 1:1293 
mga karanasan sa Jerusalem: 
1:1191-1192 
mga katangian: 
habag: 1:867 
imortalidad: 1:1075 
aamuan: 1:1291 
abanalan: 1:1303-1304 
agalakan: 1:1319 
ahinhinan: 1:1342-1343 
aluwalhatian: 1:1378 
apakumbabaan: 1:1407 
asakdalan: 2:9-10 
atuwiran: 1:1084 
awalang-kasiraan: 2:64 
mahabang pagtitiis: 2:246 
makadiyos na debosyon: 
1:455; 2:252, 1044 
pag-ibig: 2:605 
pagpipigil sa sarili: 1:796 
sigasig: 2:303-304 
mga tipan: 
agong tipan: 2:1236-1237, 
1326 
magiging saserdoteng tulad 
ni Melquisedec: 2:369-371, 
1326 
sa mga tagasunod ukol 
sa isang kaharian: 2:1326- 
1327 
mga titulo: 
Amen: 1:109 
Anak ng tao: 1:134-135 
Emmanuel: 1:692 
Guro: 1:642, 862 
hindi gumagamit ng 
maraming: 2:119 
“ipinanganak muli”: 1:132- 
T33 
Kristo: 2:119 
Lider: 2:210 
Mesiyas: 2:386-387 
Nazareno: 2:456 
Panginoon: 2:830-831 
“Panginoon ng sabbath”: 
2:1037 
Prinsipe ng Kapayapaan: 
1:1428 
Salita ng Diyos: 2:395, 1055- 
1056 
Shilo: 2:1140-1141 
Sibol: 2:1080 
Tagapagligtas: 2:1230 
Miguel: 2:394-395 
ministeryo: 2:540-541 
Capernaum: 1:479-481 
Decapolis: 1:574 
Galilea: 1:791-793: 2:737- 
740 
haba: 2:938-939 
huling sanlinggo: 1:388; 
2:742-743 
Jerusalem: 1:1191-1192 
Kasulatan ginamit at kinilala: 
2:31 
katulad ng kay Ezekiel: 
1:758 


JOB 


mga dukha tinulungan ni: 
1:620-621 
mga eskriba at mga Pariseo 
hinatulan ni: 1:707 
mga tagapagpalit ng salapi 
hinatulan ni: 2:1231 
nagsagawa ng mga tanda: 
2:1267 
pangangaral at pagtuturo: 
2:280 
Sermon sa Bundok: 1:1363 
tema: 2:236 
usapin hinggil sa pagbubuwis: 
1:980; 2:544 
modelong panalangin: 2:797- 
798 
nagbata ng panunuya: 2:847 
nangaral sa “mga espiritung 
nasa bilangguan” (1Pe 3:19): 
2:282-283 
pag-akyat sa langit: 1:1350; 
2:550-552 
pagbabagong-anyo: 2:566-567, 
1221 
pagbabalik: 2:550, 1367 
paghahari: 1:348-349, 594-595, 
1333-1335, 1337-1339; 2:1136, 
1182, 1248, 1347 
sa espirituwal na Israel: 1:1337 
pagkabata: 2:537-539 
dinalaw ng mga astrologo: 
1:239-240, 434, 974-975 
dumalaw sa templo noong 
edad 12: 1:133; 2:314, 538 
pagkabuhay-muli: 1:133, 1421, 
1438; 2:622-623 
kalaliman na mula roo'y 
iniahon siya: 1:1348-1349 
mga pagpapakita: 1:462; 
2:39, 261-262, 316-317 
pagkabuhay-muli sa 
pamamagitan ni: 2:619-620 
pagkakahayag: 2:637-638, 
1277-1278 
pagkakanulo at pag-aresto: 
1:1011-1012 
inihula: 2:874-875 
mga pagkakaila ni Pedro: 
2:729, 886-887, 1202 
tabak ginamit bilang 
ilustrasyon: 1:206 
pagkamasunurin kay: 2:649 
pagkanaririto bilang Hari: 
2:651-655 
isinagisag sa 
pagbabagong-anyo: 2:567 
tanda ng: 2:654-655, 1267- 
268 
paglapit sa Diyos sa 
pamamagitan ni: 2:673, 1231 
paglilitis: 1:486-487, 1192, 
2:914-915, 1388-1389 
kulay ng balabal: 2:147 
lokasyon: 2:770 
sa harap ni Herodes Antipas: 
1:976 
sa harap ni Pilato: 2:190 
sa harap ng Sanedrin: 1:1027 
pagpapahid: 2:921 
“ipinanganak muli’: 1:133 
pagpapala kay Jesu-Kristo: 
2:692 
pagpaparangal kay: 1:1451 
pagpasok sa Jerusalem bilang 
hari: 1:390 
sakay ng asno: 1:235-236 
pagsisiwalat kay: 2:720 


pakikipagkaibigan kina Marta, 
Maria, Lazaro: 2:318-319 
pamatok: 2:860 
pamilya: 2:784-785 
mga kamag-anak: 1:1265; 
2:313, 1059-1060, 1087 
mga kapatid sa ina: 1:1013, 
1283, 1425-1426; 2:1088- 
1089 
panalangin sa pamamagitan ni: 
2:796 
pantubos: 1:1381-1382; 2:759- 
763, 844-845 
pangalan: 2:119 
pangangayupapa kay: 2:821- 
822, 964 
papel sa mga layunin ng Diyos: 
1:1274, 1457-1458; 2:814- 
815 
pawis gaya ng dugo: 2:884 
personipikasyon ng 
katotohanan: 2:43 
pinabanal: 2:683-684 
pinahiran ng langis: 2:315-316 
propeta: 2:975 
sagradong lihim nakasentro kay: 
2:1043 
sinalansang ng mga Pariseo: 
2:856-857 
suporta ng mga anghel: 1:141 
“Tagapagpasakdal ng ating 
pananampalataya” (Heb 12:2): 
2:10 
Tagapamagitan: 2:1236-1237, 
1326 
talaangkanan: 2:1250-1252, 
1257-1262 
Lucas: 1:105; 2:312-313 
tinanggap ng nalabi sa Israel: 
2:449 
“tinapay ng buhay”: 2:292, 1315 
tirahan sa Judea: 1:388 
tulad-Diyos: 2:1354-1355 
ulo ng kongregasyon: 1:720; 
2:663, 1370 
unang nilalang: 1:132; 2:665 
usapin tungkol sa soberanya 
katapatan nalutas: 2:1044, 
185-1186 
wikang sinalita: 1:173-174, 
933-934 
Job 1:1230-1231 
katapatan: 2:34-36, 1107 
malubhang bukol: 1:456 
mga anak na lalaki nagpiging sa 
kani-kaniyang araw: 1:1292 
usapin ng kasakiman: 2:1184- 
1185 


Jonas 1:1238-1239 
halamang upo: 2:1380-1381 
nilulon ng isda: 1:1100 
sa Sheol: 2:1139-1140 
Nineve noong panahon ni: 
2:480-481 
Jonatan (Anak ni Saul) 1:1242- 
1243 
pinabagsak mga Filisteo sa 
Micmash: 2:391-392 
Jope 1:1244-1245; 2:745 
Jordan 1:1246-1247 
bukal ng tubig: 1:332 
dakong palusong: 2:774 
Distrito ng Jordan: 1:601 
Libis ng Jordan: 1:334 
makahimalang pagtawid ng mga 
Israelita: 1:47 


Hp 


1442 


Jose (Anak ni Jacob) 1:1247- 
1253 
dakong libingan: 2:1148 
Ehipto: 1:659-660 
dumating mga kapatid sa ama: 
1:1277-1278 
pilak na kopa upang makabasa 
ng mga tanda: 2:1267 
terminong “Avrekh” ginamit sa 
pagpaparangal kay: 1:250 
ipinagbili sa pagkaalipin: 1:1277 
pag-eembalsamo: 2:585, 675 
tinanggap mga karapatan ng 
panganay: 1:1123, 1384 
Jose (Asawa ni Maria) 1:1253- 
1254 
binalak makipagdiborsiyo: 
1:588-589 


Josephus 
mga komento hinggil sa-- 
kanon ng Bibliya: 1:152, 
1402 
mga Kristiyano: 2:116 
pag-urong ni Cestio Gallo: 
1:1109 
templo ni Herodes: 2:1291- 
1293 


Josue (Anak ni Nun) 1:1256- 
1259 
paghahati-hati ng Lupang 
Pangako: 1:894-895 
pagkubkob sa Canaan: 1:571, 
1132-1133 


Juan (Apostol) 1:1265-1268 
edad at karanasan: 1:1273 
nakumpleto kanon ng Bibliya: 

2:144 


Juan, Mabuting Balita Ayon kay 
1:1271-1274, 2:298 
Juan na Tagapagbautismo 
1:1263-1265 
bautismo: 1:356 
bautismo ni Jesus: 1:356-357, 
388 
“kaibigan ng kasintahang lalaki”: 
1:1344-1345 
kamatayan: 1:975 
kapanganakan: 2:1406-1407 
pasimula ng ministeryo: 
1:1204, 2:134, 1303 
tagapagpauna ni Kristo: 2:1231 


Jubileo 1:1275-1276 
ari-arian na isinauli sa may-ari: 
2:361-362 
ari-arian na pinabanal bago ang: 
2:687-688 


Juda (Anak ni Jacob) 1:1277- 
1278 
hula ni Jacob nang mamamatay 
na siya: 1:292, 348-349, 
2:1136, 1140-1141 
relasyon kay Tamar: 2:547- 
548, 879 
Juda (Timugang Kaharian) 
1:1280-1282 
dinala ng Babilonya sa 
pagkatapon: 2:615-617, 662 
hindi nakabukod sa Israel 
pagkatapos ng pagkatapon: 
2:618 
idolatriya: 1:1046-1047 
matataas na dako para sa 
pagsamba: 2:354-355 
pagkatiwangwang: 1:1189; 
2:139-140, 616 


pagsamba kay Baal: 1:271 

sinalakay ni Nabucodonosor: 
1:952 

sinalakay ni Senakerib: 1:983- 
985; 2:1002-1003, 1127-1128 

sinalakay ni Sisak: 1:952; 
2:1171 

tsart ng mga hari: 2:141-143 


Judaismo 1:1282-1283 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:572 
mga argumento laban sa 
Kristiyanismo: 1:941-943 
mga tradisyon: 2:1340 
apat na taunang pag-aayuno: 
2:549 
mga paraan ng paglalapat ng 
parusang kamatayan: 2:112 
pagkapoot sa mga kaaway: 
2:961 
Sabbath: 2:1036 
pabula tungkol sa mga tapyas ng 
Sampung Salita: 2:518 
pangmalas sa— 
70 sanlinggo (Dan 9:24-27): 
2:940-941 
merito ng pagbibigay ng 
limos: 1:1372; 2:986 
pangalan ni Jehova: 1:1145- 
1148; 2:787, 833 
paraiso: 2:852 
Shilo: 2:1140-1141 


Judea 1:1284-1286 
mga Judeano inihambing sa mga 
taga-Galilea: 1:791-792 
Judio, Mga 1:1286 
(Tingnan din ang JupaisMo) 
mezuzah sa poste ng pinto: 
2:389 
mga huling araw ng Judiong 
sistema: 1:1034 
pagsalansang sa Kristiyanismo: 
1:772, 941-943 
proselita: 2:977-978 


Kaalaman 1:1287-1290 
augnayan sa— 
karunungan: 1:1456-1457 
pag-ibig: 2:606 
unawa: 2:1375 
pagkilala kay Jehova: 2:68-71 
patiunang kaalaman: 2:867-877 
punungkahoy ng pagkakilala ng 
mabuti at masama: 1:633-634; 
2:13-14, 989, 1184 
Kaamuan 1:1290-1291 
Moises: 2:418-419 
Kaaway 1:1292-1294 
kalaban: 1:1347-1348 
mga kaaway ng Israel: 1:951- 
952 
ng mabuting balita: 2:235-236 
pag-ibig sa: 2:603-604, 961 
sangkatauhan may pakikipag-alit 
kay Jehova: 2:760-763 
wastong pakikitungo: 2:1369 


Kababaan ng Pag-iisip 
(Tingnan ang KAPAKUMBABAAN) 
Kabaitan 1:1295-1298 
kapag napupukaw sa galit: 
2:607 
kaugnayan sa-- 
awa, kaawaan: 1:254 
pagkamatapat: 2:650 
Kabalakyutan 1:1298-1299 
pagpapahintulot sa: 2:245 


1443 


Kabalisahan 1:1299-1301, 
2:568-570 
Kabanalan 1:1303-1307 
Jehova: 2:1131-1132 
mataas na saserdote: 2:488 
mga banal: 1:312-313 
mga dakong banal: 1:523-524 
pagpapabanal: 2:683-688 
saserdote: 2:1101 
Kabanal-banalan (silid) 1:523, 
1307-1309 
antitipikong: 2:551-552 
“pinahiran” (Dan 9:24): 2:940 
presensiya ni Jehova: 2:1367 
Kaban ng Tipan 1:1309-1311 
binihag ng mga Filisteo: 1:93, 
222, 777-778, 1242 
isinauli ng mga Filisteo: 1:401 
mga katawagan sa: 2:1068 
mga kerubin sa: 2:82 
pagkawala ng: 1:1308 
panakip na pampalubag-loob: 
2:795 
Shilo: 2:1141 
ahanan ni Abinadab: 1:26 
Kabayaran 1:1311-1313, 2:111 


Kabayo 1:1313-1315 
paggamit sa militar: 1:1020 
pagpilay: 1:803 
renda: 2:1013 
Kabutihan 1:1315-1316 
atuwiran inihambing sa: 
2:45-46 
Kagalakan 1:1318-1320 
Kapistahan ng mga Kubol: 
1:1435 
mga kapahayagan ng: 2:674- 
675, 967 
Kagamitan 1:1321 
alagyan ng apoy: 2:163-164 
pamatay-apoy: 2:779-780 
pamatay ng apoy: 2:780 
sisidlan: 2:1172 
Kagantihan 1:1321-1322 
paghihiganti: 2:596-598 
Kagayakan 1:1322-1323 
mga babae: 1:278; 2:109 
palamuti: 2:767-769 
Kaharian 1:1324-1325 
ung paano umiral sa lipunan: 
1:1327-1328 
ni Jesus, sa kongregasyon: 
1:1337 
Kaharian ng Diyos 1:1325-1339 
“bagong awit” tungkol sa: 
1:255 
Mesiyaniko: 
bagong sistema ng mga 
bagay: 2:1177-1178 
“kaharian ng mga saserdote” 
(Exo 19:6): 2:206-207, 
1103-1104 
kapayapaan: 1:1428 
mabuting balita: 2:234-236 
makalupang luklukan: 2:931- 
932 
“mga bagong langit”: 2:178 
mga himala ni Jesus 
palatandaan ng: 1:1419- 
1420 
mga ilustrasyon: 1:1062- 
1065, 1067-1069 
mga prinsipe: 2:210-211 
“mga susi ng”: 2:888, 1212 


natamo ng “anak ng tao” 
(Dan 7:13, 14): 1:134-135 
pagsilang: 2:92-93 
sagradong lihim ng: 2:1043- 
1044 
tipan ni Jesus sa mga 
tagasunod: 2:1326-1327 
tipiko: 
Jerusalem lumalarawan sa: 
1:1194 
pamamahala ni Solomon: 
2:1195-1196 
tipang Davidiko: 1:568; 
2:145, 1326 
Kaibigan 1:1343-1345 
David at Jonatan: 1:1243 
ilustrasyon tungkol sa pagiging 
mapilit: 1:1064 
matalik na ugnayan: 1:1443 
mga kilos na nagpapakita ng 
pakikipagkaibigan: 2:967 
pagmamahal sa: 2:681 
Kaimbutan 
(Tingnan ang Emosyon, MGA) 


Kainan 1:1345-1346 
mga ilustrasyon: 
malaking hapunan: 1:1064- 
1065 
piging ng kasalan para sa anak 
na lalaki ng hari: 1:1067- 
1068 
pagiging nasa dakong dibdib sa: 
1:585 
piging ng pag-ibig: 2:911-912 
salu-salo: 1:890-891 
Kakayahang Mag-isip 1:1347 
kahulugan ng termino: 1:1290 
kaugnayan sa wika: 2:1399 
pagbubulay-bulay: 2:578-579 
Kalaliman 1:1348-1349 
anghel ng (Apo 9:11): 1:12-13, 
157-158 
susi ng (Apo 9:1): 2:1212-1213 
Kalangitan 1:1349-1350 
hitsura mula sa lupa: 2:176, 181 
kalawakan: 1:1354-1355 


Kalawakan 1:1354-1355 
kalangitan: 1:1349-1350 
ulat ng paglalang: 2:175-176, 

666 

Kalayaan 1:1356-1357 
aayusan ng Jubileo: 1:1275- 
1276 

akayahan at kalayaang 

magpasiya: 2:7-8, 1272 

“mga anak ng Diyos” (Ro 8:21): 

1:131; 2:621 

Kalendaryo 1:1358-1362 

buwan: 1:463-464 

Hebreo: 1:732; 2:481-482, 

1274-1275 

alendaryong Gezer: 1:960 

Kaligayahan 1:1362-1364 

agalakan: 1:1318-1320 

mga bagay na nagdudulot ng: 

1:41; 2:70-71 

pagkabuhay-muli mahalaga sa: 

2:621 

pagtawa: 2:727-729 

sa ilalim ng pag-uusig: 2:753 

Kalihim 1:1364 

alaking nakasuot ng lino: 
2:317, 1321 

Kaloob, Regalo 1:1366-1368 
abuloy: 1:39-41 


pagbibigay ng limos hindi 
nagbabayad-sala para sa 
kasalanan: 1:1372; 2:986 
pagkabukas-palad: 2:631-632 
para sa Diyos: 2:105-106 
relatibong kahalagahan: 1:1373 


suhol: 2:1199 
Kaloob Mula sa Diyos 1:1368- 
1371 
(Tingnan din ang HIMALA) 
hula: 1:1031 
mga kaloob ng espiritu: 1:160 


mga wika: 2:755-756, 1400- 
1401 
pagpapagaling, kagalingan: 
2:690-691 
Kaloob ng Awa, Mga 1:1371- 
1373 
materyal at espirituwal: 1:253 


Kaluluwa 1:1373-1378 
epekto ng puso sa: 2:71 
mortal: 1:1074-1075, 1381 
pagkabuhay-muli: 2:627-628 
paniniwala sa imortalidad: 
Ehipto: 1:656 
Gresya: 1:851; 2:336 
mga Pariseo: 2:856 
Kaluwalhatian 1:1378-1379 
(Tingnan din ang KARANGALAN) 
Kamandag 1:1379-1380 
alakdan: 1:82 
kobra: 2:96 
ulupong: 2:1370 
Kamatayan 1:1380-1383 
(Tingnan din ang IMPIYERNO, 
KRIMEN AT KAPARUSAHAN; PAG- 
LALAPAT, TAGAPAGLAPAT; PAGLI- 
LIBING, MGA DAKONG LIBINGAN) 
bautismo sa kamatayan ni Kristo: 
1:359-361 
Enoc “inilipat”: 1:695 
epekto sa marunong: 2:727-728 
“humigang kasama ng mga 
ninuno: 2:675 
ikalawang kamatayan: 2:191- 
192 
inihambing sa pagtulog: 2:1356 
karumihan mula sa mga 
bangkay: 2:264-265 
mga hapdi ng: 2:91 
pagdadalamhati: 2:580-582 
pag-eembalsamo: 2:585-586 
pagkalipol: 2:100, 642 
pagpaslang: 2:698-699 
“pagtawid mula sa kamatayan 
tungo sa buhay’ (Ju 5:24, IJu 
3:14): 2:628 
pakikipagtalastasan sa mga patay: 
1:710-714, 2:1047-1048 
pangmalas ng mga Ehipsiyo: 
1:533, 656 
proseso: 1:444 
sanhi: 1:444-445 
walang-hanggang kamatayan: 
2:701-702 
Kamay 1:1383-1386 
paghuhugas ng mga kamay: 
2:600-601 
pagpapatong ng mga: 2:966 
puspusin ng kapangyarihan: 
2:724-726, 994-995 
Kambing 1:1386-1387 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:572 
kambing na para kay Azazel: 
1:265-266 


KAPISTAHAN 


hugis-kambing na demonyo: 
1:1015-1017 
pagpapakulo ng batang kambing 
sa gatas ng ina nito: 1:802 
Kamelyo 1:1388-1390 
butas ng karayom: 1:1452; 
2:955 
Kandelero 1:1395-1398 
Kapistahan ng mga Kubol: 
1:1436 
mga globito: 1:837 
Kanon 1:407, 409, 1400-1405 
Apokripa: 1:151-157 
di-kinasihang mga kasulatan: 
2:658 
Hebreong Kasulatan: 1:944, 
961-962 
Kristiyanong Griegong 
Kasulatan: 2:117-119 
Canon of Athanasius: 1:504 
kung kailan nakumpleto: 2:144 
Kapakumbabaan 1:1405-1409 
kahinhinan: 1:1341-1343 
Moises: 2:418-419 
pagpapakita ng: 2:964-965 
Kapanganakan 1:1412-1413 
(Tingnan din ang PAG-AANAK) 
anak sa ligaw: 1:135-136 
“bagong pagsilang” (1Pe 1:3): 
1:130, 426-427 
“ipanganak muli”: 1:130, 133, 
1207 
karumihan sa seremonyal na 
paraan: 1:1077; 2:264 
komadrona: 2:97-98 
mga kaugalian: 1:123 
mga kirot ng pagdaramdam: 
2:91-93 
mga pagdiriwang ng kaarawan: 
1:1291-1292 
Kapangyarihan, 
Makapangyarihang mga Gawa 
1:1413-1422 
(Tingnan din ang HIMALA, 
KALOOB MULA sa Diyos) 
“aktibong puwersa’ higit pa kaysa 
kapangyarihan: 1:717 
bisig sumasagisag sa: 1:431-432 
mga himala: 1:991-995 
mga kaloob ng espiritu: 1:1369- 
1371 
palatandaan: 2:770-771 
Salita ng Diyos may: 2:1054- 
1055 
toro sumasagisag sa: 2:1339 


Kapatawaran, Pagpapatawad 
1:1422-1423 
awa, kaawaan: 1:251 
kung kailan hindi posible ang: 
2:20-21 
malubhang pagkakasala: 1:1405 
nagsisisi: 2:1111 
ni Jehova: 2:719, 882 
Kapayapaan 1:1426-1428 
kapakumbabaan nagtataguyod 
ng: 1:1408 
mga handog na pansalu-salo: 
1:890 
Kapighatian 1:1429-1431 
“araw ni Jehova”: 1:182-184 
pagbabata sa ilalim ng: 2:568- 
570 
Kapistahan 1:1431-1433 
Bagong Buwan (New Moon): 
1:1433-1434 
banal na kombensiyon: 2:98 


KAPITBAHAY, KAPUWA 


Jubileo: 1:1275-1276 
mga dumadalo: 1:1444-1446 
ikapu upang makadalo ang 
pamilya: 1:1052 

mga Kubol (mga Tabernakulo) 
(Pagtitipon ng Ani): 1:1434- 
1437 

mga Sabbath sa panahon ng: 
2:1035 

Pag-aalay: 1:1438-1440 

Pagpapatunog ng Trumpeta: 
1:1440 

Pentecostes: 2:896-898 

Purim: 2:990-991 


Tinapay na Walang Pampaalsa: 


1:1437-1438 


araw ng paghahanda: 2:592 


“unang araw ng mga” 
(Mat 26:17): 2:863 
Kapitbahay, Kapuwa 1:1441- 
1443 
ilustrasyon tungkol sa 
madamaying Samaritano: 
1:1064 
Kapulungan 1:1443-1446 
ikapu para makadalo: 1:1052 
kombensiyon: 2:98 
mga kapistahan: 1:1431-1433 


Karamdaman at Panggagamot 
1:1446-1451 
Ehipto: 1:658 
kaugnayan ng kasalanan sa 
karamdaman: 2:16 
mga karamdaman: 
agas: 1:53 
almoranas: 1:92-93 
bukol: 1:455-456 
buni: 1:460 
epilepsi: 1:698-699 
ganggrena: 1:797 
kabaliwan: 1:1301-1302 
ketong: 2:83-85 
pagkabingi: 2:619 
pagkabulag: 2:632-634 
pagkapilay: 2:916-918 
paralisis: 2:853-854 
salot: 2:1061-1062 
sugat: 2:1198 
pagpapagaling, kagalingan: 
2:689-691 
panggagamot: 
alak: 1:81 
balsamo: 1:310-311 
pamahid sa mata: 2:779 
tipunang-tubig ng Betzata: 
1:402-403 
tipang Kautusan: 2:160-161 
Karangalan 1:1451-1452 
(Tingnan din ang KALUWAI- 
HATIAN) 
matatandang lalaki: 2:67 
mula sa mga tao: 2:609 
paggalang: 2:586-587 
Karayom, Butas ng 1:1452 
kamelyo: 1:1390; 2:955 
Karne 


inihandog sa mga idolo: 1:1049 


Karo 1:1454-1456 
Ehipto: 1:534 
karong pandigma: 1:262-263, 
1020 
mga mananakbo sa unahan ng: 
2:274 
Karunungan 1:1456-1463 
kabaliwan kabaligtaran ng: 
1:1302 


kahulugan ng termino: 1:1289 
kaloob mula sa Diyos: 1:1369 
kaloob ng espiritu: 1:1370 
kaugnayan sa unawa: 2:1375 
langgam: 2:173 

payo: 2:884 

personipikasyon: 1:1198-1199 
pilosopiya: 2:918-919 
Solomon: 2:1190, 1193-1194 


Kasakdalan 2:5-11 


Jehova: 2:868-870 

Jesus ipinanganak na sakdal: 
1:1203 

Jesus pinasakdal: 1:1210-1212 


Kasakiman 2:11-12 


(Tingnan din ang INGGIT, Ma- 
PANIBUGHUIN, PANINIBUGHO) 


Kasalanan 2:12-23 


Adan at Eva: 1:753; 2:245, 
870-871, 1183-1184 
kasalanang walang kapatawaran: 
2:629-630, 717 
kautusan ng: 2:60, 611-612 
laban sa banal na espiritu: 
2:629-630, 787-788 
mga epekto: 1:46-47, 568-569, 
1380-1381, 2:1061 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:1085 
minanang: 1:1160-1161; 2:264 
pagbabayad-sala para sa: 1:265- 
266, 617-618; 2:570-572, 574, 
842-845 
mga handog ukol sa 
kasalanan: 1:313, 891-892; 
2:570-571 
mga handog ukol sa 
pagkakasala: 1:892 
pagdurusa hindi katibayan ng: 
1:1233 
pagkaalipin sa: 1:90 
pagkakaiba ng isang gawa ng at 
ng pamimihasa sa: 1:857 
pagkakamali: 2:639-640 
pagpawi: 1:1382 
pagsaway: 2:708-709 
pagsisisi: 2:711-718 
pagtataguyod ng: 2:247-248 
pagtatapat: 2:715 
pakikipagkasundo para sa: 
2:759-763 
pinasimulan ni Satanas: 2:1106- 
1107 
sakdal na mga persona: 2:7-8 
saloobin ng Kristiyano sa: 
1:1270 
tulong para sa: 2:647-648 


Kasama 2:24 


(Tingnan din ang PAGKAMA- 
PAGPATULOY) 

kahalagahan ng marunong na: 
1:1462-1463 

matalik na ugnayan: 1:1443 

mga pananagutan ng panauhin: 
2:646 

pamilya: 2:785 

piging ng pag-ibig: 2:911-912 


Kasangkapan 


(Tingnan din ang KAGAMITAN; 
SISIDLAN) 
ng mason: 2:337 
pagsasaka: 2:706-707 
pagtatayo: 2:1234 
talaan: 
almires at pandikdik: 1:91-92 
bitag: 1:432 


1444 


bulusan: 1:456-457 
daras: 1:557 
gilingan: 1:834 
gulong: 1:859 
gulong ng magpapalayok: 
2:243 
hagdanan: 1:876-877 
hulog: 1:1035-1036 
kagamitan: 1:1321 
karayom: 1:1452 
karit: 2:283, 707 
kompas: 2:99 
kutsilyo: 2:154 
lagari: 2:159-160 
lambat: 2:167 
martilyo: 2:319 
masahan: 2:320 
pako: 2:765 
pala: 2:765-766 
palakol: 2:767 
pamatok: 2:780-781 
panali, lubid: 2:800-801 
pangawit: 2:823 
panghagupit, panghampas: 
2:825 
pangnibel: 2:836 
pisaan: 2:933-934 
pising panukat: 2:934-935 
renda: 2:1013 
salapang: 2:1049 
siya: 2:1180 
timbangan: 2:1307 
tintero ng kalihim: 2:1321 
tungkod na pantaboy: 
2:1359 
Kasipagan 2:27-28 
langgam: 2:173 
mga dahilan ng: 2:285-286 
Kasiraan 2:63-64 


Katampalasanan 

(Tingnan ang KASALANAN; 

KAUTUSAN; KRIMEN AT KAPARU- 

SAHAN; TAONG TAMPALASAN) 

Katangian, Mga 

Tingnan din ang Emosyon, 

MGa, SALOOBIN, MGA PANGKA- 

ISIPANG) 

isinasagisag ng mga hayop: 
1:919-921 

Jehova: 1:1160-1163, 1413- 
1414 


Jesu-Kristo: 1:1212, 1217-1221, 


2:700 
matatandang lalaki: 2:350-351 
mga tagapangasiwa: 1:1340- 

1341, 2:40-41, 1240 
Moises: 2:415-419 
Nehemias: 2:467 
talaan: 
awa, kaawaan: 1:250-254 
budhi: 1:439-441 
bukod-tanging debosyon: 
1:454-455 
aamuan: 1:1290-1291 
abaitan: 1:1295-1298 
abanalan: 1:1303-1307 
abutihan: 1:1315-1316 
ahinahunan: 1:1339-1341 
ahinhinan: 1:1341-1343 
alinisan: 2:262-266 
apakumbabaan: 1:1405- 
1409 
apalaluan: 1:1409-1410 
apangahasan: 1:1410-1412 
apayapaan: 1:1426-1428 
arunungan: 1:1456-1463 


kasigasigan: 2:27-28 
kasipagan: 2:27-28 
katamaran: 2:32-34 
katapatan: 2:34-37 
katarungan: 2:37-38 
katinuan: 2:40-41 
kaunawaan: 2:48-49 
kawalang-kapintasan: 
2:62-63 

lakas ng loob: 2:161-162 
mahabang pagtitiis: 2:244- 
246 

makadiyos na debosyon: 
2:251-253 

pag-asa: 2:562-565 
pagbabata: 2:568-570 
paggalang: 2:586-587 
paggigiit ng sarili: 2:590 
pag-ibig: 2:602-610 
pagiging banayad: 1:314-315 
pagkabukas-palad: 2:631- 
632 

pagkamakatuwiran: 2:642- 
643 

pagkamapagpatuloy: 2:452, 
643-646 

pagkamasunurin: 2:646-650 
pagkamatapat: 2:650-651 
pagkamaygulang: 2:350, 651 
pagkasutil: 2:661 
pagmamapuri: 2:682-683 
pagpapaimbabaw: 2:301-302 
pagpapasakop: 2:697 
pagpipigil sa sarili: 2:699- 
700 

pananampalataya: 2:802-804 
panghalina, kagandahan: 
2:825 


Katapatan 2:34-37 


Job: 1:1230, 2:1107 
kawalang-kapintasan: 2:62-63 
Mesac: 2:382 
usapin ng: 1:1327, 2:620-621, 
1107-1110, 1184-1186 
nalutas kay Kristo: 1:1211- 
1212, 2:1044 


Katarungan 2:37-38 


abayaran: 1:1311-1313 
agantihan: 1:1321-1322 
augnayan sa awa: 1:251 
awalang-pagtatangi: 1:1026; 
2:64-67 

natugunan ng hain ni Kristo: 
2:571-572 

aghihiganti: 2:596-598 
antubos: 2:841-845 
usapin sa batas: 1:1026; 
2:1386-1389 


Katawan 2:38-40 


atawan ni Kristo: 2:216-217 
mga bahagi: 

apdo: 1:145 

atay: 1:243 

bahay-bata: 1:297-298 
balakang: 1:303-304 
balat: 1:306 

balbas: 1:306-307 
balikat: 1:307-308 

bato: 1:352 

bayag: 1:362-363 

bibig, bunganga: 1:405-406 
binti: 1:428 

bisig: 1:431-432 

bituka: 1:435-436 

buhok: 1:450-452, 2:1363 
buto: 1:461-463 


1445 


daliri: 1:525 
daliri sa paa: 1:525-526 
dila: 1:597-598 
dugo: 1:616-619 
hinlalaki: 1:996 
hita: 1:998-999 
ilong: 1:1057-1058 
kamay: 1:1383-1386 
labi: 2:158 
leeg: 2:199-200 
litid: 2:216-217 
mata: 1:308, 2:337 
mukha: 2:425-426 
noo: 2:487-488 
ngipin: 2:474 
paa: 2:509-511 
paralisis ng kalamnan: 2:853- 
854 
pawis: 2:883-884 
pisngi: 2:935 
puso: 2:991-992 
sakong: 2:1046 
suso, dibdib: 2:1213-1214 
tadyang: 2:1221-1222 
tainga: 2:1243-1245 
tiyan: 2:1332-1333 
tuhod: 2:1352-1353 
ulo: 2:1368-1370 
utak sa buto: 2:1390 
mga bangkay: 2:264-265 
mga epekto ng-- 
galit: 1:796 
kabalisahan: 1:1299 
pag-aasikaso sa bangkay: 2:677 
pagkabuhay-muli: 2:627-628 
Katinuan 
pagpapanatili ng: 2:40-41 
Katiwala 2:41 
ilustrasyon tungkol sa 
di-matuwid na: 1:1065 
apat at maingat na alipin: 
251278-1279 
Katotohanan 2:42-45 
indi pagsasabi ng: 2:27 
ayunin ng ministeryo ni Jesus: 
1:1209-1210 
mga balakang na may bigkis ng: 
1:209 
naingatan ang: 1:817 
pag-ibig nakikipagsaya sa: 
2:608 
Katuwiran 2:45-48 
ipahayag na matuwid: 1:1082- 
1086 
isinasagisag ng maputing lino: 
2:1286-1287 
katarungan: 2:37-38 
kawalang-kapintasan: 2:62-63 
mga pagtatangkang patunayan 
ang sariling: 1:1086 
ni Jehova: 1:1086; 2:69-70 
mga pamantayan: 1:1161; 
2:1223-1224 
Kautusan 2:49-61 
(Tingnan din ang HukuMAN, 
KRIMEN AT KAPARUSAHAN, USA- 
PIN SA BATAS) 
Asirya: 1:230; 2:112 
Babilonya: 
kodigo ni Hammurabi: 
2:112-113 
Imperyo ng Roma: 2:113 
Israel: 2:110 
kautusan ni Jehova bago ang 
tipang Kautusan: 2:1223-1224 
kautusan ng kasalanan: 2:15-16 


“kautusan ng pag-iisip: 2:611- 
612 
legal na pagtatatag ng mabuting 
balita: 2:594 
mga himala at likas na mga 
batas: 1:991-993 
“paglabag' sa kautusan ng Diyos: 
2:19 
pagsunod ni Jehova sa: 1:993 
patriyarkal na lipunan: 2:109- 
110 
Persia: 2:113, 905 
agapagbigay-kautusan: 2:1223- 
1227 
Kawalang-Kapintasan 2:62-63 
di-sakdal na mga lingkod ng 
Diyos: 2:8-9 
atapatan: 2:34-37 
Kawikaan, Aklat ng mga 
2:67-72 
ayunin: 1:1347 
Kayamanan 2:73-75 
espirituwal: 1:646 
aong mayaman at si Lazaro: 
1:873, 1065-1066, 2:195 
wastong paggamit: 1:1356 
Kemos 2:78 
bathala rin ng mga Ammonita: 
1:112, 1170 
Mesa naghain ng anak kay: 
2:381 


Kereteo, Mga 2:81, 894 


Kobra 2:95-96 
pang-eengkanto ng ahas: 2:824 


Kombensiyon 2:98 
mga banal na kombensiyon: 
1:1305 
iba sa lingguhang Sabbath: 
2:1035 
Kongregasyon 2:99-104 
(Tingnan din ang KONGREGAS- 
YONG KRISTIYANO; PINAHIRANG 
KRISTIYANO, MGA) 
mga apostol ng: 1:161-162 
mga pulong: 2:511 
pangangaral sa loob ng: 2:282 
salitang Griego: 1:1444 
salitang Hebreo: 1:1443 
sinagoga: 2:1157-1159 
Kongregasyong Kristiyano 
apostasya: 1:158-159, 162 
disiplina: 1:600; 2:1093-1094 
“haligi at suhay ng katotohanan” 
(1Ti 3:15): 2:44-45 
hiwalay sa sanlibutan: 1:895- 
896 
iniingatang malinis: 2:304 
itinatag kay Kristo: 1:352-353 
kapakumbabaan sa loob ng: 
1:1407-1408 
kapatiran: 1:1424-1425 
katulad ng kaayusan sa 
sinagoga: 2:1158-1159 
lupong tagapamahala: 1:161; 
2:102-103, 350 
matatandang lalaki: 2:350-352, 
597 
materyal na tulong sa loob ng: 
2:28, 401 
mga babaing balo: 1:309 
tulong: 1:1372-1373, 2:1356 
mga abuloy: 1:40 
mga atas ng paglilingkod sa loob 
ng: 1:1369, 1385 
mga hukom sa loob ng: 1:1027- 
1028: 2:103, 1226-1227 


KRISTIYANONG GRIEGONG KASULATAN 


kawalang-pagtatangi 
kahilingan: 2:66 
mga kaloob ng awa: 1:253 
mga kaloob ng espiritu: 1:994- 
995, 1369-1371 
mga karapatan sa pag-aari 
kinilala: 2:362-363 
mga ministeryal na lingkod: 
1:726; 2:404-405 
mga tagapangasiwa: 1:1340- 
1341, 2:1239-1240 
organisasyon na nagtuturo: 
1:642-643 
pagkabukas-palad sa loob ng: 
2:631-632 
pagkakaorganisa: 2:102-104 
pagkaulo sa loob ng: 2:662-663, 
996, 1262-1263 
pagtanggi sa 
pagkakabaha-bahagi: 2:1121 
pagtitiwalag: 2:597, 645, 731, 
1110-1111, 1226-1227 
pamilya saligang yunit: 2:785 
pangangasiwa: 1:161; 2:819 
pangmadlang pagbabasa: 2:835 
pinapatnubayan ng banal na 
espiritu: 1:719-721 
pribilehiyo ng mga babae: 
1:277-278 
pulong: 1:277; 2:511 
si Jesu-Kristo ang ulo: 1:720; 
2:1370 
Kora 2:104-105 
paghihimagsik: 1:26-27 
Krimen at Kaparusahan 2:109- 
113 
(Tingnan din ang HUKUMAN; 
KAUTUSAN: MORALIDAD: PAG- 
LALAPAT, TAGAPAGLAPAT: TIPANG 
KAUTUSAN, USAPIN SA BATAS) 
kaparusahan: 
ilangguan: 1:420-421 
abayaran: 1:1311-1313 
pagbabayubay: 2:574-576 
pagbato: 2:576-577 
pagbibitin: 2:577-578 
paghampas, pamamalo, 
pambubugbog: 2:592-594 
pagkalipol”: 2:100, 110- 
111, 642 
paglalapat ng: 2:670 
pagpugot ng ulo: 2:700-701 
pangawan: 2:823 
krimen: 
aborsiyon: 1:31 
di-sinasadyang pagpatay: 
1:1399-1400 
pagdukot ng tao: 2:585 
pagnanakaw: 2:241-242 
pagpaslang: 1:617, 622-623, 
2:698-699 
pandaraya: 2:808 
panggagahasa: 2:824 
tagapaghiganti ng dugo: 
2:1228 
Kristiyano 2:114-117 
arkitektura: 1:204 
bagong personalidad: 2:716, 
1272-1273 
budhi: 1:439-441 
buhay inilalarawan sa 
pamamagitan ng palarong 
pampalakasan: 2:188 
ebanghelisador: 1:627-628 
espirituwalidad: 2:1273 
espirituwal na kagayakang 
pandigma: 1:209-210 


gawang-sining: 2:1166-1167 
hindi bahagi ng sanlibutan: 
1:895-896; 2:1086 
hindi gumagamit ng insenso sa 
pagsamba: 1:1081-1082 
hindi gumamit ng mga altar: 
1:100-101 
hindi nagreretiro sa ministeryo: 
2:704 
ikapu hindi kahilingan sa: 
1:1052-1053 
kagayakan: 1:1323 
kahigitan ng sistemang 
Kristiyano: 1:943-944 
kalayaan: 1:1356-1357 
kalinisan: 2:265-266 
kapayapaang tinatamasa ng: 
1:1427 
kaugnayan ng alipin at ng 
panginoon: 1:89-90; 2:497-498 
kautusan ng bagong tipan: 
2:59-60, 1225-1226 
liwanag pasikatin: 2:218 
mana: 2:274 
mga alagad ni Kristo: 1:79 
“mga dayuhan”: 2:453 
mga guro: 1:863-865 
mga kapulungan: 1:1445 
mga kawal: 2:62 
ministeryo: 2:280-282, 403- 
404, 1351-1352 
neutralidad: 1:1021-1022 
pag-aayuno: 2:549-550 
pagdurusa bilang isang: 2:25, 
891-892 
paggamit ng codex: 1:72-73 
pag-ibig: 2:605-610 
sa mga kaaway: 2:961 
pagkakaisa: 2:612-613 
paglaganap ng Kristiyanismo: 
2:618-619, 744-745 
paglapit sa Diyos: 2:673 
paglutas sa personal na 
di-pagkakaunawaan: 2:640 
pag-usig sa: 1:467, 941; 2:144, 
736, 753 
pakikipagdigma: 1:595-596 
pananamit: 1:548-549, 1323, 
1343 
Sabbath hindi kahilingan sa: 
2:1036-1037 
saloobin sa-- 
dugo: 1:617-619 
kaaway: 1:1293-1294 
kayamanan: 2:74-75 
kosmetik: 2:109 
mga buwan na ipinangalan sa 
mga bathala: 2:1266 
mga kabalisahan: 1:1300-1301 
mga karapatan: 2:810 
nakatataas na mga awtoridad: 
1:485-4806, 2:599, 779 
pagbubulung-bulungan: 
2:726-727 
pagdadalamhati: 2:581-582 
panunumpa sa hukuman: 
2:1201-1202 
poot: 2:961-962 
tradisyon: 2:1340-1341 
wala sa ilalim ng Sampung Utos: 
2:1070 
Kristiyanong Griegong Kasulatan 
2:117-119 
“Bagong Tipan”: 1:407 
kanon: 1:504, 1403-1404 
mga dagdag na apokripal: 
1:156-157 


KRISTO 


master text: 2:295-296 

mga manuskrito: 1:321, 323, 
708-709, 2:297-300 

mga pagsipi mula sa Hebreong 
Kasulatan: 2:31, 659-660, 
756 

pangalan ni Jehova: 1:326, 
1149-1152 

pinatutunayan ng arkeolohiya: 
1:197 

sinaunang mga salin: 1:385-386 

tagakopya: 1:708-709 

wikang Griego ang ginamit: 
1:855 

wikang Latin sa: 2:191 


Kristo 2:119-120 
(Tingnan din ang Jesu-KRisTO, 
Mesiyas) 
mga bulaang Kristo: 2:386 
Moises: 2:421 


Kronolohiya 2:121-144 
(Tingnan din ang YUGTO NG 
PANAHON, MGA) 

400-ta6ng kapighatian: 1:1088- 
1089, 2:553-554 

430-taong yugto: 2:554 

450 taon (Gaw 13:20): 2:554- 
555 

Adan hanggang kay Abraham: 
2:1251-1252 

arkeolohikal na pagpepetsa: 
1:198-199, 1180 

Ehipto: 1:660-661 

kamatayan ni Herodes na 
Dakila: 1:973-975 

kapanganakan ni Jesus: 1:1203- 
1206, 2:997-999 

kontribusyon ng talaangkanan: 
2:1251-1252 

mga Persianong hari: 2:905- 
910 

ministeryo ni Jesus: 1:1204- 
1205 

huling sanlinggo: 2:742-743 

Pag-alis: 2:553-555 

pagbagsak ng Babilonya: 
1:495; 2:435-436 

pagbagsak ng Nineve: 2:481 


“pitong panahon”: 2:1248 
“pitumpung sanlinggo”: 2:906- 
909, 936-941 


ika-20 taon ni Artajerjes 
Longimanus: 2:467, 937- 
938 


Kulay, Mga 2:145-147 
bahaghari: 1:293-294 

jacinto: 1:1118 

puti: 2:1286-1287 

ela: 2:1286 

ina: 1:770; 2:1302, 1312-1314 
halamang henna: 1:966-967 
Kuneho 1:562-563, 2:149-150 
Lakas ng Loob 2:161-162 
esu-Kristo: 1:1217 

Moises: 2:416-417 

Lakis 2:162-163 

Lachish Letters: 1:194-195, 266, 
325 

pagkatapon sa Asirya: 1:952 
alaki 2:1271-1273 

(Tingnan din ang SANGKA- 
TAUHAN: TAO) 

asawang lalaki: 1:220-221 
buhok: 1:1365-1366 
pagkaulo: 2:662-663, 996, 
1262-1263 


m 


Laman 2:164-167 
labanan sa loob ng Kristiyano: 
2:1272-1273 
pagkain: 1:363; 2:160, 634- 
636, 1360 
“pagkapuksa ng” (1Co 5:5): 
2:1110 
Lambat na Pangubkob 2:167 
ilustrasyon tungkol sa Kaharian: 
1:1063 


Lana, Balahibo ng Tupa 2:171 
pinaghalong lana at lino: 
2:1286 


Langis 2:174-175 
ginagamit sa katawan: 2:920 
ginagamit sa santuwaryo: 1:92 
pagpapahid: 2:920-921 
Langit 2:175-182 
“ikatlong langit”: 2:178-179, 
512-513 
Kabanal-banalan lumalarawan 
sa: 1:1308-1309 
kalangitan: 1:1349-1350 
mahusay na pagkakaayos: 
1:433-434 
pag-akyat ni Jesus sa: 2:550-552 
pag-asang buhay sa: 2:564-565 
daan patungo sa buhay sa: 
2:551-552 
makalangit na 
pagkabuhay-muli: 2:622- 
624 
manggagawa ng kasamaan 
hindi pinangakuan ng: 
2:852 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:1075, 1364; 2:64 
paglalang: 
kalawakan: 1:1354-1355 
sansinukob: 2:665-666 
paraiso sa: 2:853 


Lansangan 2:182-183 
“lansangan na tinatawag na 
Tuwid” (Gaw 9:11): 2:748, 
1363 
Lansangang-Bayan, Daan 
2:183-184 
Beer-sheba, salubungang-daan: 
1:368 
Bethel, salubungang-daan: 
1:391 
Colosas, salubungang-dako: 
1:499 
daan ng hari: 1:518, 636 
Damasco, mga ruta: 1:526-527 
Jerusalem, salubungang-daan: 
1:1183-1184 
tabing-dagat na kapatagan 
patungong maburol na lupain: 
1:394-395 
Laodicea 2:184-185, 946 


Larawan 
(Tingnan din ang Iboto, 
IDOLATRIYA) 
kulay-iskarlatang mabangis na 
hayop: 1:923 
tao ayon sa larawan ng Diyos: 
2:12-13, 1271-1272 
Lawa ng Apoy 2:191-192 
hindi literal na pahirap: 2:754 
ikalawang kamatayan: 1:1382 
Lazaro (Kaibigan ni Jesus) 
2:194-195 
binuhay-muli ni Jesus: 2:315, 
318-319 


1446 


Lazaro (sa Talinghaga) 1:1066; 
2:195 
dibdib ni Abraham: 1:585 
Lebadura 2:196-197 
makasagisag: 1:1438 
ilustrasyon tungkol sa 
Kaharian: 1:1063 
“lebadura ni Herodes” (Mar 
8:15): 1:975-976, 979-980 
pinaasim na masa: 2:919 
Lebanon 2:197-199 
puno ng enebro: 1:693 
sedro: 2:532, 1119-1120 


Leon 2:200-202 
Babilonya isinasagisag ng: 
1:020-921, 2:323, 994 
mga bubuyog sa bangkay ng: 
1:439 
Levita, Mga 2:204-205 
edad para sa paglilingkod: 
1:632 
inihalili sa mga panganay ng 
Israel: 2:817, 1099 
mga di-Levita tinukoy na “ibang 
tao” o “taga-ibang bayan”: 
2:452 
mga Gersonita: 1:819-820 
mga karapatan sa pag-aari: 2:362 
mga Kohatita: 2:96-97 
mga lunsod: 2:227, 866-867 
mga manunugtog: 2:428-431 
mga Merarita: 2:377 
paglalaho bilang isang tribo: 
2:572 
pagpaparehistro, pagrerehistro: 
2:694, 696 
pagreretiro: 2:703-704 
pananagutan sa edukasyon: 
1:641 
panustos: 2:1100-1101 
tipan sa tribo: 2:1325 
Libingan 2:207-208, 675-679 
alaalang libingan: 1:75-77 
Hades: 1:872-873 
impiyerno: 1:1075-1076 
Sheol: 2:1138-1140 
yungib: 2:1403 
Libis 2:208 
agusang libis: 1:57-58 
Araba: 1:166-167; 2:774 
Hinom: 1:996-997; 2:949 
Jezreel: 1:334 
Jordan: 1:334, 1246 
kapatagang libis: 1:1422 
Nilo: 1:531, 534, 651-652; 
2:476-477 
Repaim: 2:1014-1015 
Liham 2:211 
noong panahon ng Bibliya: 
2:763-764 
Lino (Linen) 2:214 
pinaghalong lino at lana: 2:1286 
puti: 2:1286-1287 
Listra 2:216 
pagsamba kina Zeus at Hermes: 
1:968; 2:1422 
Liwanag 2:217-219 
Kapistahan ng mga Kubol, ng 
Pag-aalay: 1:1436, 1439 
ulat ng paglalang: 2:666-667 
Logos 
(Tingnan ang SALITA, ANG) 
Lot (Pamangkin ni Abraham) 
2:220-221 
pagkalasing: 1:1353 


Lucas 2:221-222 
katumpakan: 1:197; 2:999 
Lucas, Mabuting Balita Ayon kay 
2:222-224 
talaangkanan ni Jesu-Kristo: 
2:312-313, 1259-1262 
Luklukan ng Paghatol 1:502- 
503; 2:224 
Lunsod 2:224-227 
(Tingnan din ang NAKAPALOOB 
NA LUNSOD, MGA, mga lunsod 
ayon sa pangalan) 
bambang: 2:151-152 
bantay ng pintuang-daan: 
1:319-320 
citadel: 2:152 
Decapolis: 1:573-574 
kuta: 2:151-154 
lansangan: 2:182-183 
Lunsod ni David: 1:570-571, 
747, 1186 
mga Griegong estadong-lunsod: 
1:848 
mga kanlungang lunsod: 
1:1399-1400; 2:183 
mga lunsod na ipinangako 
ni Ben-hadad II na ibabalik: 
1:375-376 
“mga lunsod ng Distrito”: 
601 
mga lunsod ng mga Levita: 
2:227 
mga lunsod ng mga saserdote: 
2:227 
mga sakop na bayan: 2:1046- 
1047 
muralya: 2:151-152, 427 
pader, dingding: 2:519 
pamilihan: 2:783 
pangitain ni Ezekiel: 1:314; 
2:931-932 
pintuang-daan: 2:152-153, 924- 
931 
suplay ng tubig: 1:452, 823; 
2:153-154 
Lupa 2:227-230 
(Tingnan din ang heograpi- 
kong mga kaanyuan ayon sa 
pangalan) 
atmospera: 1:1350, 1354-1355; 
2:175-176 
epekto ng Delubyo: 1:577 
asakdalan: 2:11 
mga kapanahunan: 1:1410 
ag-asang buhay sa: 1:445-447; 
2:10-11, 565, 852-853, 1104- 
1105 
aglalang, nilalang: 2:665-668 
opulasyon: 2:630-631 
undasyon: 2:987-988 
siklo ng ulan: 2:1364-1365 
sumpa sa: 2:1320 
Luwad 2:230-231 
asag na palayok: 2:771-772 
imaheng napanaginipan ni 
Nabucodonosor: 1:1071 
paggamit ng magpapalayok ng: 
2:242-244 
Mabuting Balita 2:234-236 
ebanghelisador: 1:627-628 
legal na pagtatatag ng: 1:774; 
2:594 
“mabuting balita ng 
kapayapaan”: 1:1426-1428 
mga babae nagpapahayag ng: 
1:277 


1:48, 


1447 


pagpapahayag ng: 2:279 
bahay-bahay: 2:281-282 
Magog 1:840, 2:242 
Maher-salal-has-baz 1:1093; 
2:249 
Mahika at Panggagaway 2:249- 
251 
(Tingnan din ang ESPIRITISMO; 
PANGHUHULA) 
anting-anting: 2:823-824 
Efeso: 1:646-647 
medisina: 1:1447-1448 
Maibiging-Kabaitan 
(Tingnan ang KABAITAN) 
Makadiyos na Debosyon 2:251- 
253 
(Tingnan din ang Bukob- 
TANGING DEBOSYON) 
sagradong lihim ng: 2:1044 
Makahulang mga Parisan 1:1032 
Aaron: 1:9-10 
Aaronikong pagkasaserdote: 
1:524; 2:10-11, 347-348, 
1104-1105 
Ahitopel: 2:577-578, 1046 
altar: 1:100 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:572, 574 
Babilonya: 1:286-288 
binubong dagat (dagat na 
tanso): 1:429-430 
Dakong Banal: 1:524, 2:1294 
David: 1:569 
Elias: 1:677 
Hagar at Ismael: 1:876 
andog na mga unang bunga: 
1:893, 2:1372 
ari ng Tiro: 2:8 
igit sa isang katuparan: 1:1031 
insenso: 1:101, 1081 
saac: 1:1089, 1091 
ubileo: 1:1276 
Kabanal-banalan: 1:524, 1308- 
1309, 2:551-552 
Kapistahan ng mga Tinapay na 
Walang Pampaalsa: 1:1438 
manna: 2:292 
mataas na saserdote: 1:9-10, 
539, 944, 2:347, 1385 
Melquisedec: 2:343, 347, 369- 
371 
mga araw ni Lot: 2:221 
mga araw ni Noe: 2:486 
mga bagong langit at isang 
bagong lupa: 2:178 
mga haing pambayad-sala: 
2:570-572 
mga handog: 1:266, 539, 617, 
2:570-572, 574 
Moises: 2:421-422, 1236-1237 
Pag-alis: 2:562 
Paskuwa: 1:462; 2:863-864 
Pentecostes: 2:196-197, 897-898 
Sara: 2:1095 
Sodoma: 2:1187 
Solomon: 2:1195-1196 
abernakulo: 1:524, 538-539, 
836, 2:551-552, 1219-1220 
emplo: 2:1293-1295 
inupad ni Jesus: 1:539, 1029, 
1210 
dugo ni Jesus: 1:617 
ipang Kautusan: 2:43, 58, 
1084-1085 
unay na pagsamba itinaas: 
1:459 


Malaking Pulutong 2:259-260 
bautismo kailangan: 1:362 
ipinahayag na matuwid: 
1:1085 

“lumabas mula sa malaking 
kapighatian” (Apo 7:14): 
1:1430-1431, 2:625 

mga tagapagmasid sa Memoryal: 
1:900-901 

ministro ng Diyos: 2:404 

sa espirituwal na templo: 
2:1294-1295 


Malcam 2:261 
orona ni: 1:113; 2:107 
Malinis, Kalinisan 2:262-266 
(Tingnan din ang KABANALAN, 
PAGPAPABANAL) 
ahilingan sa pagdadala ng mga 
kagamitan: 1:1321 
mga saserdote: 2:1101 
paggawing Kristiyano: 1:1306 
pagreregla: 2:702-703 
paliligo: 2:776-777 
panlinis: 2:1229-1230 
salita ng Diyos nagbubunga ng: 
2:1352 
Mamamayan, Pagkamamamayan 
2:270-271 
Romano: 1:498, 773-774, 
2:1028 
Mana 2:271-274 
kasalanan minana: 2:15 
lupain sa Israel: 2:361-362, 687- 
688 
Jubileo: 1:1275-1276 
mga anak na babaing walang 
kapatid na lalaki: 2:233 
pagkapanganay: 2:272, 655-656 
Manases (Hari) 1:702 
Manetho 1:660-661, 2:124-125 
Mangangaral, Pangangaral 
2:279-283 
ebanghelisador: 1:627-628 
gawain ng mga Judio: 2:977 
mabuting balita: 2:234-236 
mga babae: 1:277 
mga Judio unang pinangaralan: 
2:978 
Salita ng Diyos: 2:1054 
salitang Griego: 2:1223 
Manghahasik, Paghahasik 
2:284-287 
(Tingnan din ang AGRIKULTURA) 
aanihin ang inihasik: 2:283, 848 
ilustrasyon tungkol sa 
manghahasik: 1:1062 
mga pamamaraan: 1:1062 
Maniningil ng Buwis 2:290 
mga ilustrasyon: 1:1065-1067 
pangingikil: 2:829-830 
Manuskrito, Mga 2:294-300 
(Tingnan din ang BALUMBON) 
buong Bibliya: 1:386-387 
Alexandrine Manuscript: 
2:336 
Hebreong Kasulatan: 1:321- 
322, 324, 384-385, 962 
Dead Sea Scrolls: 1:257, 322, 
1095 
Samaritanong Pentateuch: 
2:1066 
Septuagint: 1:326, 384-385 
tekstong Masoretiko: 2:135 
kahalagahan ng mga tuklas sa 
Ehipto: 1:664-665 


katumpakan: 1:708-709; 2:659 
naiiba sa mga akda ni Homer: 
1:849 
kayarian ng balumbon: 1:71 
Kristiyanong Griegong 
Kasulatan: 1:321, 323, 385- 
386, 708-709; 2:118 
Gawa ng mga Apostol, Mga: 
1:805 
kung paano nagkaroon ng codex: 
1:72-73 
mga palimpsest: 1:73 
pangalan ni Jehova: 1:324, 326, 
935, 1147, 1149-1152 
papiro: 2:848-850 
pergamino: 2:900-901 
tagakopya: 1:706-709; 2:1222- 
1223 
tinta: 2:1321 


Mapang-abusong Pananalita 
2:302 
pamumusong: 2:786-788 
paninira nang talikuran: 2:838 
panlalait: 2:839-840 
tsismis, paninirang-puri: 
2:1348-1350 
Mapanibughuin, Paninibugho 
2:302-306 
inggit: 1:1079-1080 
mga kapatid sa ama ni Jose: 
1:1247-1248, 1250-1251 
Miriam at Aaron: 2:406-407 
pag-ibig hindi mapanibughuin: 
2:607 
Maria (Ina ni Jesus) 2:312-315 
kapanganakan ni Jesus: 1:1202- 
1203 
mga anak: 1:1425-1426 
Mata, Paningin 2:337-339 
balintataw: 1:308 
espirituwal na paningin: 2:339 
kosmetik: 2:81, 109 
mata para sa mata: 2:632 
pamahid sa mata: 2:779 
Mataas na Saserdote 2:339-348 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:572 
epod: 1:699 
handog ukol sa kasalanan para 
sa: 1:313, 891 
Jesu-Kristo: 1:254, 539, 943, 
1308, 2:369-371, 552, 572, 
574, 1237-1238, 1385 
laminang ginto sa turbante: 
2:107, 488, 520 
mahahalagang bato sa kasuutan: 
1:1003 
makahulang kahulugan: 1:9-10 
mga pananagutan: 1:10 
pagtatalaga: 1:9; 2:724-726 
pektoral: 2:893 
Matandang Lalaki 2:348-352 
24 na matatanda (Apo 4:4): 
1:420 
awang ipinakikita ng: 1:253 
“dobleng karangalan”: 2:67 
mga guro: 1:864 
pagsaway na ibinibigay ng: 
2:709 
pagtitiwalag na ginagawa ng: 
2:597 
Matataas na Dako 2:352-355 
tunay at huwad na pagsamba: 
1:215 
Mateo, Mabuting Balita Ayon 
kay 2:356-359 


MINISTERYO 


isinulat sa wikang Hebreo: 
1:174; 2:756 

talaangkanan ni Jesu-Kristo: 
2:1250, 1259-1262 


Matias 2:359 
apostol: 1:161-162; 2:516-517 
May-ari ng Lupain 2:51, 360-363 
muhon: 2:424-425 
Medo, Media 2:364-367 
arkeolohiya: 2:328 
Dario na Medo: 1:496, 557-560 
Imperyo ng Medo-Persia: 
2:327-331 
kabiserang lunsod: 1:629-630; 
2:327-328 
ninunong pinagmulan: 2:238 
Persia nakisanib sa: 1:494, 560; 
2:904 
Megido 1:953; 2:367-368 
arkeolohiya: 1:195, 201; 
2:153-154 
mga pagbabaka: 1:911-912 
Melquisedec 2:369-371, 1051 
Kristo magiging saserdoteng 
tulad ni: 2:343, 347, 1326 
pagkasaserdote: 2:343, 692- 
693, 1099 
posibleng si Sem: 2:1123-1124 
Memoryal 
Tingnan ang HAPUNAN NG 
PANGINOON) 
Merodac (Marduk) 2:378-379 
bathala ng Babilonya: 1:607; 
2:439 
Mesiyas 2:383-387 
(Tingnan din ang KRisTO) 
“Anak ng tao”: 1:134-135 
isinasagisag ni— 
Aaron: 1:9-10 
David: 1:569 
isinilang ng isang birhen: 
1:431, 692 
mga hula tungkol sa: 2:358, 
1195-1196 
70 sanlinggo: 2:936-941 
hindi itinadhana: 2:875-876 
Mga Awit: 1:257-258 
Shilo: 2:1140-1141 
talaangkanan: 2:1250-1252, 
1256 
‘tinawag na Nazareno’: 2:456 


Mesopotamia 2:387 
Amurru: 1:118-119 
Arameano: 1:171-172 
Habiru: 1:930 


Metal 2:388 
kalawang: 1:1355-1356 
pagdadalisay: 2:584-585, 1368 
pagmimina: 2:400 
talaan: 
bakal: 1:300-301 
elektrum: 1:672 
ginto: 1:835-837; 2:499 
lata: 2:190 
pilak: 2:913 
tanso: 2:1269-1270 
tingga: 2:1317 
Mezuzah 2:389 


Ministeryo 2:401 
bahay-bahay: 2:281-282 
iwasan ang katamaran: 2:33-34 
materyal na suporta: 2:525 
sagradong paglilingkod: 
2:1044-1045 
walang pagreretiro sa: 2:704 


MINISTRO, LINGKOD 


Ministro, Lingkod 2:401-405 
Febe: 1:767 
mga ministeryal na lingkod: 
1:726 
mga babae hindi: 1:277-278 


Miriam 2:406-407 
propetisa: 2:976 
reklamo laban kay Moises: 
1:11, 2:419 
Moab, Mga Moabita 1:946, 
2:410-414 
Batong Moabita: 1:195, 242, 
325, 946, 2:78, 381, 412 
Israel nagkampo sa kapatagan: 
1:395 
mga kabisera: 1:166, 586; 
2:90-91 
relihiyon: 1:273; 2:78, 381 
tinalo ni Jehosapat: 1:683; 
2:380-381 
Moises 2:414-422 
70 matatandang lalaki na 
tutulong kay: 1:670-671 
ama: 1:121, 2:1256 
asawa: 1:515-517, 2:1425-1426 
ina: 1:1236-1237 
Jehova nagsalita nang mukhaan 
kay: 2:425 
kaamuan: 1:1291 
kamag-anak: 2:79 
Kautusan tinanggap sa Sinai: 
2:1159-1160 
kinatawanan ni Aaron: 1:9 
“Kristo” (Heb 11:26): 2:119- 
120, 421 
Lupang Pangako tinanaw ni: 
1:14 
mga hukom na tutulong kay: 
1:1025-1026 
mga isinulat: 1:1400-1401, 
2:895-896 
mga pinagkunan ng 
impormasyon: 1:813 
mga lokasyon ng pakikipagtagpo 


kabanalan: 1:1306-1307 

kabutihan: 1:1315-1316 

kalasingan, paglalasing: 
1:1352-1354 

kalinisan: 2:266 

kasakiman: 2:11-12 

kasalanan: 2:12-23 

katakawan: 2:348 

katapatan: 2:34-37 

katuwiran: 2:45-48 

kawalang-kapintasan: 2:62-63 

kawalang-pagtatangi: 2:64-67 

mahalay na paggawi: 2:247- 
248 

mapang-abusong pananalita: 
2:302 

paghihimagsik: 2:598-599 

pagkakasala sa dugo: 2:641 

pagkamatapat (loyalty): 2:650- 
651 

pagkamatapat (truthfulness): 
2:42-45 

pagsisinungaling: 2:26-27 

pakikiapid: 2:757-759, 878- 
881 

pamumusong: 2:786-788 

panunuhol: 2:1199 

pangangalunya: 2:817-818 

tsismis, paninirang-puri: 
2:1348-1350 

Moria 2:423-424 
kaugnayan sa Sion: 1:570 
Muling-Paglalang 

(Tingnan ang PAGLALANG, 
NILALANG) 


Musika 2:428-431 
Alamot: 1:83 

alpa: 1:94 

Asap: 1:218 

gaita: 1:785 

Gitit: 1:837 
Higayon: 1:989 
Jedutun: 1:1134-1135 
laud: 2:191 


1448 


“Verse Account of Nabonidus”: 
1:372 


Nabot 2:437 


pagpaslang kay: 1:59, 1224 


Nabucodonosor 2:437-439 


“ama” ni Belsasar: 1:371; 2:434 
Ehipto nilupig ni: 1:664 
gintong imahen: 1:553, 556, 
625, 1071, 2:382, 439, 698 
hari ng Babilonya: 1:285-286 
imaheng napanaginipan: 
1:919-920, 1070-1071, 2:438 
Juda sinalakay ni: 1:952 
kabaliwan: 1:1301 
mga proyektong pagtatayo: 
1:282, 903, 2:323, 1233 
punungkahoy na 
napanaginipan: 2:1246-1249 
Tiro nilupig ni: 2:531 


Nagniningning, Isana 2:440 


Babilonyong dinastiya: 2:1108 


Nain 2:443-444, 738 
Nakapaloob na Lunsod, Mga 


2:445 

Manases: 2:276, 368, 1214-1215 
Simeon: 1:947; 2:1138, 1154, 
T423 


Nakatalagang Bagay 2:445-447, 


570 
lupain na itinalaga sa 
santuwaryo: 2:273 


Nakatataas na mga Awtoridad 


2:447-448 

“inilagay ng Diyos’: 2:1181- 
1182 

saloobin ng Kristiyano sa: 
1:485-4806, 2:67, 599, 779 


Naninirahang Dayuhan 2:449- 


453 

karneng di-napatulo ang dugo: 
1:618 

proselita: 2:977 


Delubyo: 1:575-579 
gawaing pangangaral: 2:279 
kalendaryo: 1:576; 2:1273- 
1274 
pagbabawal sa dugo: 1:618 
panganay ni: 2:1123 
tipan bago ang Delubyo: 
2:1323 
tipang bahaghari: 1:294; 2:1324 
Noo 2:487-488 
marka sa: 2:317 
pangharap na pamigkis: 2:825- 
826, 1174 
Olibo 2:492-494, 635 
ilustrasyon tungkol sa punong 
(Ro 11): 1:1364-1365, 2:602, 
1080 
ahalagahan: 1:543 
angis: 1:92, 742, 2:174-175 
isaan: 2:933 
Oras 1:178; 2:503-504 
pinagmulan: 1:178 
Paa 2:509-511 
daliri sa paa: 1:525-526 
imaheng napanaginipan ni 
Nabucodonosor: 1:1071 
aghuhugas ng mga paa: 
2:601-602, 968 
sakong: 2:1046 


Paaralan 2:511 
agapagturo: 2:1234-1235 
Pabango 
(Tingnan ang UNGGUENTO AT 
MGA PABANGO) 
Pablo 2:511-517 
apostol: 1:162 
Areopago: 1:100, 184-185, 
244-245, 597 
banayad: 1:314-315 
biyahe patungong Roma: 
1:146-147, 485, 491-492, 509, 
1113, 2:61-62, 144, 239-241, 
406, 750, 995, 1010-1011, 


Nazaret 2:458-459, 539 
Nebo, Bundok 1:14: 2:460 


1169-1170, 1284, 1422 
embahador para kay Kristo: 


Mahalat: 2:247 


kay Paraon: 2:1000, 1426- 
maskil: 2:320, 337 


1427 


Miriam at Aaron nagsalita laban mga awit: 1:255 Neco(h) 2:461-462 1:689 i 
kay: 1:11; 2:406-407 ng papuri: 2:850 mga kampanyang pangmilitar: inumog sa Jerusalem: 1:498; 
nagniningas na palumpong: miktam: 2:398 1:233, 482, 663-664 kha l gan 
: 2: inagat ng ulupong sa Malta: 
2:778 Mut-laben: 2:432 Nefilim 2:462-463 Pay: 8 ulupong 


paghihimagsik nina Kora, Datan, Nehilot: 2:469 epekto sa Griegong mitolohiya: aakala 


Abiram: A pagsasayaw Aa E 1:849-850 balita: 2:594 
pangalan ni Jehova ipinaliwanag | panambitan: &:900-501, 671- mga anak ni Anak tinawag na: li an, i 
: iham sa mga taga-Laodicea: 
kaye rr E ION 802 , ASD 11989 Hat pain 
. 2: anugtog na de-kuwerdas: , 3 
AARE ARTN Piei 8 Nehemias 2:465-467 mamamayang Romano: 1:498; 
5apamag, 8 tipang gobernador ng Jerusalem: 1:1189 2:270-271 


Kautusan: 2:1235-1236 
ansong serpiyente: 2:1270-1271 
olda: 2:1336 


pipa: 2:932 

plawta: 2:942 

Selah: 2:1121-1122 
Molec 2:422-423 Seminit: 1:83: 2:1126 


astrolohiya sa pagsamba: 1:240- simbalo: 2311511152 
241 sistro: 2:1178-1179 


paghahain ng mga anak: 1:996- | sitara: 2:1179 
997 sungay, tambuli: 2:1206-1207 
Moralidad tamburin: 2:1265 


R a 3 trumpeta: 2:1347-1348 
(Tingnan din ang KATANGIAN, 
MGa; KRIMEN AT KAPARUSA- Mustasa 2:431-432 i 
HAN; SALOOBIN, MGA PANGKA- ilustrasyon tungkol sa butil ng 
ISIPANG) mustasa: 1:1063 
aborsiyon: 1:31 Naaman 2:432-433 
bestiyalidad: 1:387 kaloob kay Gehazi: 2:1208 
budhi: 1:439-441 pinagaling ni Eliseo ang ketong: 
galit: 1:795-796 1:684; 2:85 
Jehova: 1:993, 1156-1157; Nabonido 2:434-437 
2:1223-1224 Nabonidus Chronicle: 1:372, 
kabalakyutan: 1:1298-1299 495, 559 


manggagawa ng tolda: 2:284 
mga pagkabilanggo sa Roma: 
1:319, 487-488, 799; 2:750, 
970, 1025 
mga paglalakbay bilang 
misyonero: 1:144, 854; 2:746- 
747 
una: 1:492 
ikalawa: 1:381, 773-775, 
780; 2:237, 1150-1151, 1345 
ikatlo: 1:237, 505-506, 780; 
2:237-238, 1021, 1067, 1345 
mga personal na opinyong 
bahagi ng Salita ng Diyos: 
2:658 
ministeryo: 2:746-750 
Antioquia (Sirya): 1:144 


Nehemias, Aklat ng 2:467-469 
kalendaryong ginamit sa: 2:937 
“mapagkakatiwalaang kaayusan” 

(Ne 9:38): 2:1254 

mga pintuang-daan ng 
Jerusalem: 2:925-929 
mga talaangkanan: 2:1257 

Nilo 1:651-652, 2:476-478 
Libis ng Nilo: 1:531, 534 
sangang Sihor: 2:1146 

Nineve 1:958; 2:480-481 
pangangaral ni Jonas: 1:1238- 

1239 
Noe 2:484-486 
arka: 1:174-175, 187-189 
pagtatayo itinulad sa 
bautismo: 1:358 Asia: 1:225 
Canaan isinumpa ni: 1:472, Atenas: 1:244-245, 698, 730- 
475-476, 514, 882, 999, 2:1203 TAL 


1449 


Corinto: 1:503-506: 2:144 
Creta: 1:509 
Efeso: 1:225, 579, 645 
Filipos: 1:774-776, 2:231, 
251, 594, 749 
Listra: 1:968; 2:216 
Macedonia: 2:237-238 
matatanda ng Efeso nagtungo 
sa Mileto: 2:399 
posibleng nakarating sa 
Espanya: 1:709 
Roma: 1:487; 2:1025 
Tesalonica: 1:1130; 2:1298- 
1299 
Troas: 2:1345 
ministeryo sa bahay-bahay: 
2:282 
pag-apela kay Cesar: 1:487 
pag-ibig: 2:1027 
pagkakumberte: 
nabulag: 1:1366 
tinig na narinig: 2:1244, 1319 
pagkawasak ng barko: 2:267- 
268 
paglikom para sa mga Kristiyano 
sa Judea: 2:673-674 
paglilinis sa templo: 2:266, 457- 
458 
paglilitis sa harap nina Felix, 
Festo, Agripa: 1:489, 769, 771, 
978-979; 2:144 
paglilitis sa harap ng Sanedrin: 
1:137 
panata: 2:807-808 
pangangaral sa sinagoga: 2:1158 
paraiso sa pangitain: 2:852-853 
“ikatlong langit”: 2:178-179, 
512-513 
inuligsa ng “ubod-galing na 
mga apostol”: 1:1302; 2:640, 
1343 
umasa sa makadiyos na 
karunungan: 1:1461 
unang nakaulat na himala: 
1:341 
Pader, Dingding 2:519-520 
(Tingnan din ang PINTUANG- 
DAAN) 
bahay: 1:295 
materyales: 1:202 
semento at palitada: 1:185- 
186 
mga lunsod: 2:152-153 
Babilonya: 1:281-283; 2:439 
Bagong Jerusalem: 1:293 
Jerusalem: 1:403, 763, 997; 
2:465-466, 925-926 
muralya: 2:427 
Pag-aalay 2:520-521 
kapistahan: 1:1438-1440 
laminang ginto sa mataas na 
saserdote: 2:107 


Pag-aampon 2:521-522 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:130-131, 1084-1085 
Pag-aanak 2:522 
(Tingnan din ang INA, Kara- 
NGANAKAN : PAGDADALANG-TAO) 
aborsiyon: 1:30-31 
bahay-bata: 1:297-298, 
2:1332-1333 
kirot: 2:91-92 
pagdadalang-tao: 2:582-584 
paggalang ni Jehova sa 
kakayahang mag-anak: 1:363 
pagkabaog: 2:613-614 


Pag-aani 2:522-523 
(Tingnan din ang AGRIKULTURA) 
ilustrasyon tungkol sa trigo at 
mga panirang-damo: 1:1034- 
1035 
mga taon ng Sabbath: 1:1275 
paggapas: 2:283-284 
paghihimalay: 2:599-600 
punong olibo: 2:493 
sebada: 2:1116 
Pag-aasawa 2:525-528, 545- 
547 
(Tingnan din ang ASAWANG 
BABAE; ASAWANG LALAKI, 
DIBORSIYO; PAGKAWALANG- 
Asawa; PAMILYA) 
alyansa: 1:102 
di-sumasampalatayang asawa: 
1:1307, 2:688 
Jesu-Kristo: 2:624 
kaibigan ng kasintahang lalaki: 
1:1344-1345 
kapighatian sa laman: 1:1429 
mga ilustrasyon tungkol sa 
kasalan: 1:1067-1068 
mga kinakasamang babae: 
1:280-281 
mga pagbabawal sa ilalim ng 
Kautusan: 1:114-115, 2:784 
muling pag-aasawa ng 
mga diniborsiyong kabiyak: 
1:588 
monogamya, pamantayan ni 
Jehova: 2:784 
isinauli: 1:590-591 
pag-aasawa bilang bayaw: 
2:547-548 
paghihiwalay 
di-inirerekomenda: 2:785 
pakikipagtipan: 1:436; 2:764- 
765 
paninibugho sa: 2:305 
patriyarkal na lipunan: 2:50, 
525-526, 1008-1009 
prusisyon ng kasalan: 1:1068 
Pag-aatas, Paghirang 
paghihintay kay Jehova para sa: 
1:1408 
pagpapatong ng mga kamay: 
2:966 
Pag-alis 2:553-562 
(Tingnan din ang SALOT) 
bilang ng mga Israelita: 2:1256 
epekto: 1:661-662 
aliging ulap at apoy: 1:879 
aluang pangkat: 1:881-882 
ukbong Ehipsiyo na tumugis: 
1:1018 
ronolohiya: 2:136-137 
egalidad: 2:50 
maayos: 1:1391 
mga Ehipsiyo “sinamsaman”: 
2:986 
pagdiriwang ng Paskuwa: 
2:860-862 
pagtawid sa Dagat na Pula: 
1:537; 2:417, 912 
hindi dagat ng mga tambo: 
1:522 
papel ni Moises: 2:415-417 
Paraon noong: 1:198, 661; 
2:1000 
puso tumigas: 1:1299; 
2:874 
ruta: 1:274-275, 536-537, 733 
kung saan nagsimula: 2:999- 
1000, 1426-1427 


Pag-asa 2:562-565 
buhay na walang hanggan: 
1:445-450, 869-870 
kaugnayan ng pag-ibig sa: 
2:608-609 
makalangit na buhay: 1:1075; 
2:182 
Pagbabagong-Anyo 2:566-567 
lokasyon: 2:1221 
Pagbabasa 2:567-568, 834-835 


Pagbabata 2:568-570 
kapighatian: 1:1429-1430 
pagdurusa: 2:891-892 
pagpukaw ng galit: 2:244-246 
pag-uusig: 2:753 
Pagbabayad-Sala 2:570-572 
dugo ginamit para sa: 1:617- 
618 
pantubos: 2:759-763, 841-845 


Pagbabayad-Sala, Araw ng 
2:572, 574 
Azazel: 1:265-266 
mataas na saserdote: 1:1307- 

1308; 2:342 
panakip na pampalubag-loob: 
2:795 

Pagbabayubay 2:574-576 
Jesu-Kristo: 2:754-755, 1205 
pagbibitin: 2:577-578 

Pagbibigay-Katuwiran 

(Tingnan ang IPAHAYAG NA 
MATUWID) 
Pagbubuwis 2:579-580 
buwis sa templo: 2:1231 
Jesus sinubok hinggil sa: 1:980; 
2:544 

pangmalas ng mga Kristiyano: 
1:485-486 

tributo: 2:1343-1344 

Pagdadalamhati 2:580-582 

“mas mabuti kaysa pagtawa’: 
2:727-728 

pag-aasikaso sa balbas: 1:306- 
307 

paghapak sa mga kasuutan: 
2:594-596 

paghihiwa sa katawan: 2:600 

pagtangis: 2:723 

panambitan: 2:801-802 

posisyon at kilos ng katawan: 
2:965-966 

telang-sako: 2:1287 

Pagdadalang-Tao 2:582-584 

Tingnan din ang PAG-AANAK) 
bahay-bata: 1:297-298 
epekto sa pagbubuntis: 1:1120- 

1121 

Pagdurusa 

Tingnan ang KABALISAHAN; 

KAPIGHATIAN) 


Paggalang 2:586-587 
pagpapakita ng: 2:964-965 
pangangayupapa: 2:821 

Paggawa, Pagpapagal 2:588-589 
bihasang manggagawa: 1:414- 

415 
Jehova: 1:1413-1414 
kabayaran: 2:1050, 1378-1379 
kasipagan: 2:27-28 
katamaran: 2:32-34 
mga banal na kombensiyon: 
1:1432-1433; 2:98 
mga saserdote sa panahon ng 
mga kapistahan: 1:1432 


PAGKABUHAY-MULI 


pagreretiro: 2:703-704 
puwersahang pagtatrabaho: 
2:997 

sapilitang paglilingkod: 2:1093 
upahang trabahador: 2:1379- 
1380 

Paggigiik 2:589-590 

ipa: 1:1082 

komino: 2:99 

larawan: 1:461; 2:953 


Paghahabi 2:590-591 
hiblang paayon at hiblang 
pahalang: 1:986 
Paghahambog 
(Tingnan ang PAGMAMAPURI) 
Paghahanda 2:591-592 
“ng paskuwa”: 2:863 
Paghampas, Pamamalo, 
Pambubugbog 2:592-594 
mga alipin: 1:89 
Paghihiganti 2:596-598 
kagantihan: 1:1321-1322 
Paghihimagsik 2:598-599 
Absalom: 1:37-38 
apostasya: 1:158-159 
Kora, Datan, Abiram: 1:26-27; 
2:104-105 
mahalay na paggawi: 2:247- 
248 
mga anak: 1:124 
Nimrod: 2:479, 486 
Satanas: 2:1106-1108 
“taong tampalasan” (2Te 2:3): 
2:1276-1278 
Paghuhugas ng mga Kamay 
2:600-601 
mga kamay ng ibang tao: 2:965 
Paghuhugas ng mga Paa 2:601- 
602 
Jesus hinugasan ang mga paa ng 
mga apostol: 2:509-510, 968 
Paghuhugpong 2:602 
punong olibo: 2:493-494 
Pag-ibig 2:602-610 
“itinataboy ang takot”: 2:9 
Jesu-Kristo: 1:1220-1221 
kung paano kumikilos ang 
pag-ibig: 1:1270 
maibiging-kabaitan (matapat na 
pag-ibig): 1:1295-1297 
mga kaaway dapat pagpakitaan 
ng: 1:1293-1294 
mga salitang Griego: 2:681 
pagmamahal: 2:681-682 
papel ng pag-iisip sa: 2:612- 
613 
para kay Jehova: 2:1182-1183 
para sa kapuwa: 1:1442 
Pag-iingat, Pagkakulong 1:420- 
421, 2:51, 610-611, 1227-1228 
Pag-iisip 2:611-613 
(Tingnan din ang SALOOBIN, 
MGa PANGKAISIPANG ) 
hilig ng kaisipan: 1:723-725 
kababaan ng: 1:1290, 1405- 
1409 
kakayahang mag-isip: 1:1347 
pagbubulay-bulay: 2:578-579 
Pagkabuhay-Muli 2:619-631 
Jesu-Kristo: 1:133, 1075, 1421, 
1438, 2:63 
mga pagpapakita pagkatapos 
ng: 1:462; 2:39, 261-262, 
316-317 


PAGKABUKAS-PALAD 


makalangit: 1:360-362, 426, 
1075, 2:64, 286-287 
makalupa: 
layunin: 1:181-182, 2:717- 
718 
mga di-tatanggap ng: 2:701-702 
mga halimbawa: 
anak na babae ni Jairo: 
1:1127 
anak ng balo ng Nain: 2:443- 
444 
Eutico: 1:736, 753 
Lazaro, kaibigan ni Jesus: 
2:194 
mga tatanggap ng: 2:701, 717- 
718 
paniniwala bago ang panahong 
Kristiyano: 1:77, 556 
Pagkabukas-Palad 2:631-632 
hindi nasusukat sa halagang 
ibinibigay: 1:40-41 
mga dahilan ng: 2:285-286 
Pagkain 2:634-637 
(Tingnan din ang PAGLULUTO, 
MGA KAGAMITAN SA PAGLU- 
LUTO: PAGLULUTO NG TINAPAY, 
MAGTITINAPAY) 
algarroba: 1:86-87 
balang: 1:305 
bawang: 1:362 
dugo ipinagbawal: 1:618-619 
gatas: 1:802 
granada: 1:742, 845 
abas: 1:870 
alamang asin: 1:227 
isda: 1:1099-1100 
ainan: 1:1345-1346 
kakok: 1:1347 
arne: 1:363, 2:160, 165 
inihandog sa mga idolo: 
1:1049 
karneng baboy: 1:288-289 
kordero: 2:1360 
atakawan: 2:348 
eso: 2:83 
entehas: 2:200 
manna: 2:291-292 
mantikilya: 2:293 
mapapait na gulay: 2:306 
mga dukha: 1:1372; 2:599-600 
niluto o inihaw: 2:982 
nuwes ng pistasyo: 2:936 
olibo: 2:492-494 
pag-aayuno: 2:548-550 
pinababanal ni Jehova: 2:687 
pipino: 2:932 
puero: 2:979-980 
pulot-pukyutan: 2:983-985 
sebada: 2:1116-1117 
sibuyas: 2:1143 
aba: 2:1215-1216 
aggutom: 2:1241-1243 
inapay: 2:1314-1316 
rigo: 2:1344 
utak sa buto: 2:1390 
Pagkakamali, Paghahanap ng 
Pagkakamali 2:639-640 
(Tingnan din ang DISIPLINA) 
pagbubulung-bulungan: 2:726- 
727 
pagtatalo, pag-aaway: 2:726 
paninira nang talikuran: 2:838 
sismis, paninirang-puri: 
2:1348-1350 
Pagkakumberte 
(Tingnan ang Pacsisisi) 


Pagkalipol 2:642 
mga paglabag na karapat-dapat 
sa: 2:100, 110-111 
Pagkamapagpatuloy 2:643-646 
katangiang Kristiyano: 2:452 
paghuhugas ng mga paa: 
2:601-602 
piging ng pag-ibig: 2:911-912 
Pagkamasunurin 2:646-650 
kasaganaan ng Israel 
nakadepende sa: 1:56-57 
kung paano posibleng maging 
masuwayin ang sakdal na mga 
nilalang: 2:7-8 
kusang-loob na pagsunod 
hangad ni Jehova: 1:1332, 
1336-1337, 2:1182-1183 
Moises: 2:419 
nakatataas na mga awtoridad: 
2:447-448 
paggalang ipinakikita sa 
pamamagitan ng: 2:586 
pagsubok sa Eden: 1:633-634, 
2:13-14, 1272 
“pakikinig”: 2:1244-1245 
pinatitibay ng pagkaunawa ang: 
1:1457 
Pagkamatapat 2:650-651 
matapat na pag-ibig: 1:1295- 
1297 
Pagkamaygulang 2:651 
matatandang lalaki: 2:350 
Pagkanaririto, Presensiya 
2:651-655 
Jehova: 1:1154-1155 
Kaban: 1:1310 
personal na presensiya: 
2:670-671 
ulap: 2:1336, 1366-1367 
Jesu-Kristo: 
pagkakahayag sa panahon ng: 
2:637-638, 1277-1278 
pangitain ng 
pagbabagong-anyo: 2:567 
tanda: 2:1267-1268 
Pagkapanganay 2:655-656 
(Tingnan din ang PANGANAY) 
pagsasalin sa nakababatang anak 
nalalaki: 2:272 
Pagkasi 2:656-601 
Bibliya: 1:407-409, 2:31 
panghuhula naiiba: 2:829 
propeta: 2:973-974 
sagradong kapahayagan: 
2:1041-1042 
Pagkatapon 2:614-619, 661-662 
(Tingnan din ang ISRAEL [SINA- 
UNANG Bayan]; PAGSASAULI) 
ng Israel sa kamay ng: 
Asirya: 1:62, 952 
Babilonya (617 B.C.E.): 
1:1139-1141, 2:127, 437- 
438, 615-616 
Babilonya (607 B.C.E. ): 
2:139-140, 438, 616 
Babilonya (pagkaraan ng 
607 B.C.E.): 2:438 
pangangalat mula sa: 2:618- 
619 
Pagkaulo 2:662-663 
asawang lalaki: 1:220-221; 
2:60-61 
kongregasyong Kristiyano: 
2:996, 1262-1263 
lalaki: 2:1272 


1450 


Pagkawalang-Asawa 2:663-664 
(Tingnan din ang BATING; 
BIRHEN, DALAGA) 

hindi kahilingan: 1:350 

mga bentaha: 1:1300 

Paglalakad 2:44, 510, 969 


Paglalang, Nilalang 2:665-670 
banal na espiritu ginamit sa: 
1:717-718 
batas ng: 1:991-993, 1156- 
1157; 2:49, 1223 
kapangyarihan ni Jehova sa: 
1:1414 
katibayan ng: 1:1040; 2:983- 
984 
lawak ng uniberso: 1:433 
lupa: 2:228 
mga araw ng paglalang: 1:179, 
419 
una (liwanag): 1:177; 2:217 
ikalawa (kalawakan): 
1:1354-1355, 2:175-176 
atlo (lupa, mga halaman): 
1:422, 2:804-805 
aapat (mga tanglaw): 
2:1269 
apito (pahinga): 1:1305, 
2:687 
“mga uri” nilalang: 1:519; 
2:1382-1383 
nabubuhay na mga bagay: 
1:443 
papel ni Jesus: 1:1198 
personalidad ni Jehova 
isinisiwalat: 1:1155-1157 
sangkatauhan: 1:45-46, 275- 
276, 721-723, 1375-1376, 
2:1164, 1271-1272 
ulat ng Genesis nakahihigit: 
1:815-816 
Paglalapat, Tagapaglapat 2:670 
inatasan ni Jehova: 1:476-477: 
2:597 
pagbabayubay: 2:574-576 
pagbato: 2:576-577 
pagbibitin: 2:577-578 
pagpugot ng ulo: 2:700-701 
tagapaghiganti ng dugo: 
2:1228 
tipang Kautusan: 2:110-111 
tradisyong Judio: 2:112 
Paglapit sa Diyos 2:670-673 
Diyos madaling lapitan: 1:603- 
604 
pagsamba: 2:704 
panalangin: 2:795-800 
sa pamamagitan ni Kristo: 
2:551-552, 796, 1231 
Paglilibang 2:674-675 
dulaan, teatro: 1:621-622 
mga laro at palaro: 2:186-189, 
335 
pagsasayaw: 2:707-708 
pangmalas ng mga Kristiyano: 
2:188 
Paglilibing, Mga Dakong 
Libingan 2:675-679 
alaalang libingan: 1:75-77 
hardin: 1:903 
Jesu-Kristo: 2:61, 948 
libingan: 2:207-208 
mga Hebreo at mga Kristiyano: 
2:586 
pag-eembalsamo: 2:585-586 
pulutong ni Gog (Eze 39): 
1:840 


po 


po 


m 


telang pambalot: 2:1286 
ungguento: 2:1377 
yungib: 2:1403 

Pagluluto, Mga Kagamitan sa 
Pagluluto 2:679-680 
(Tingnan din ang PAGKAIN; 
PAGLULUTO NG TINAPAY, 
MAGTITINAPAY) 

almires: 1:91-92 

masahan: 2:320 

ugon: 2:982 

Pagluluto ng Tinapay, 

Magtitinapay 2:680-681 

mga pamamaraan: 2:634 

ugon: 2:982 

tinapay: 2:1314-1316 

Pagmamahal 2:681-682 

augnayan sa pag-ibig: 2:602- 

603 

Pagmamapuri 2:682-683 

humahantong sa kapangahasan: 

1:1410-1411 

apalaluan: 1:1409-1410 


Pagnanasa 
(Tingnan ang Emosyon, MGA) 


Pagpapabanal 2:683-688 
(Tingnan din ang KABANALAN) 
lupain: 2:273, 362, 806 
pakikipagdigma: 1:592 
pangalan ni Jehova: 1:1157- 
1160 
Pagpapagaling, Kagalingan 
2:689-691 
(Tingnan din ang KARAMDAMAN 
AT PANGGAGAMOT) 
espirituwal: 1:1450 
kaloob ng espiritu: 1:1370; 
2:804 


Pagpapala 2:691-694 
nakuha ni Jacob: 1:704, 1090, 
1119, 2:1009 
ni Jehova: 2:284-285 
pagkamapagpatuloy nagdudulot 
ng: 2:645 
tipang Abrahamiko: 2:1237- 
1238 
Pagpapalayas ng mga Demonyo 
1:712-713, 1022, 2:840 
Pagpapasakop 2:697 
kusang-loob na pagpapasakop 
hangad ni Jehova: 1:1332, 
1336-1337, 2:1182-1183 
pagkamasunurin: 2:646-650 
talukbong sa ulo: 2:663, 996, 
1262-1263 
Pagpaslang 2:698-699 
di-kilalang mamamaslang: 
1:622-623, 2:265 
di-sinasadyang pagpatay ng tao: 
1:1399-1400 
pagkakasala sa dugo dahil sa: 
1:617; 2:641 
tagapaghiganti ng dugo: 
2:1228 
Pagpipigil sa Sarili 2:699-700 
galit: 1:795-796 
katalinuhan ng: 1:724 
Pagpuksa, Pagwasak 2:701-702 
apoy sumasagisag sa: 165 
bautismo sa apoy: 1:362 
‘nakatalagang bagay: 2:445- 
447, 570 
usok sumasagisag sa: 2:1389- 
1390 


1451 


Pagreregla 2:702-703 
karumihan sa ilalim ng 
Kautusan: 2:263-264 


Pagrereklamo 
(Tingnan ang HIDWAAN, 
PAGKAKAMALI, PAGHAHANAP 
NG PAGKAKAMALI, PAGTATALO, 
PAG-AAWAY) 


Pagsamba 2:704-706 
(Tingnan din ang Diyos AT 
Diyosa, MGA) 
hindi katanggap-tanggap na 
pagsamba: 1:1453 
huwad na pagsamba: 
bituin: 1:434; 2:1188 
buwan (moon): 1:464-465 
hugis-kambing na demonyo: 
1:1015-1016 
idolatriya: 1:1043-1048 
imahen: 1:1069-1070 
mahiwagang mga relihiyon: 
2:1042-1043 
matataas na dako: 1:215; 
2:353-355 
mga babala ni Jehova: 1:584 
mga titulo ng mga lider ng 
relihiyon: 1:14 
nagmula sa Babel: 1:606-607 
paganong mga saserdote: 
2:1105-1106 
pagsamba sa guya: 1:393- 
394, 865-866, 948 
sagradong haligi: 1:878; 
2:1041 
sagradong poste: 2:1045- 
1046 
sekso: 1:269; 2:1041, 1045- 
1046 
serpiyente: 2:530, 1134 
sining: 2:1166-1167 
Judaismo: 1:1282-1283 
pagsasayaw sa: 2:707-708 
panalangin: 2:795-800 
pangangayupapa: 2:821-822 
proselita: 2:977-978 
talaan ayon sa lugar: 
Asirya: 1:229-230, 607-608, 
956, 2:529 
Babilonya: 1:284, 287, 607, 
2:322-324, 378-379, 529, 
879 
Canaan: 1:268-271, 475-476, 
610, 739, 1453, 2:1041, 
1045-1046 
Ehipto: 1:531-533, 608-610, 
653-056, 1016, 2:372, 496- 
497, 529-530 
Gresya: 1:244-245, 503, 611- 
612, 849-851, 2:335-336, 
877 
Imperyo ng Roma: 1:612- 
613, 2:533, 536, 901-902, 
1023-1024 
Medo-Persia: 1:610-611: 
2:905 
Moab: 1:273; 2:78, 381 
Pergamo: 2:901-902 
Samaria (mga Samaritano ): 
1:819, 2:1066 
Sidon: 2:1144 
tunay na pagsamba: 
bukod-tanging debosyon: 
1:454-455, 605, 2:304 
buong-kaluluwa: 1:1377 
itinaas: 1:459 
kabanalan kahilingan: 1:1303 


kalinisan kahilingan: 2:776 

kapistahan: 1:1431-1433 

makadiyos na debosyon: 
2:251-253 

matataas na dako: 1:215; 
2:353 

mga papuri kay Jehova: 
2:850 

pagsamba ng mga di-Israelita 
kay Jehova: 1:679, 1222, 
1230 

pagtuturo sa tahanan: 1:297 

sagradong paglilingkod: 
2:1044-1045 

santuwaryo: 2:1091-1092 

Sion sumasagisag sa: 1:458- 
459 


Pagsamba sa Guya 1:865-866, 
948 
Aaron: 1:11 
Bethel: 1:393-394 
inilunsad ni Jeroboam: 1:1181- 
1182 
augnayan sa astrolohiya: 
1:240-241 
pinanatili ni Jehu: 1:1166-1167 


Pagsasanay 
(Tingnan ang DisiPpLINA, EDU- 
KASYON: TURO, TAGUBILIN) 


Pagsasauli 2:707 
srael: 1:496-497, 763-765, 
1108, 1189, 2:332, 448-449, 
617-618 
mga pangangailangan 
pagkatapos ng: 1:512-513 
petsa kung kailan nagsimula: 
2:139-140 
mga hula: 1:403-404, 722, 
1093, 1294-1295, 2:202, 448- 
449, 852-853 


Pagsasaya 
(Tingnan ang KASAMA, PAGKA- 
MAPAGPATULOY: PAGLILIBANG) 


Pagsaway 2:708-709 
kapahayagan ng 
di-pagsang-ayon: 2:709-710 
Pagsisisi 2:711-719 
bautismo ni Juan: 1:356, 1263 
Jehova taimtim na humihimok 
ng: 2:870-871 
Pagsisiwalat 2:720 
“mga anak ng Diyos” (Ro 8:19): 
1:131 
“taong tampalasan” (2Te 2:3): 
2:1277 


Pagsulat 2:720-722 

(Tingnan din ang AKLAT, 
BALUMBON; PAGBABASA) 

bago ang panahon ni Moises: 
1:812-813 

Ehipsiyo: 1:653 

Griego: 1:855, 858 

Hebreo: 1:934-935, 939-940 

“Hiteo”: 1:1001 

inskripsiyon: 1:199-200 

mga istilo ng, sa mga 
manuskrito: 1:708; 2:294 

panulat: 2:846 

papiro: 2:848-850 

pergamino: 2:900-901 

sa panahon ng pulong: 2:511 

sulat-kamay sa pader: 2:373- 
374, 858, 899 

tinta: 2:1321 

tintero: 2:1321 


Pagtatahip 2:723-724, 953 
ipa: 1:1082 
Pagtatalaga 2:724-726 
mataas na saserdote: 2:340 
saserdote: 1:526, 996; 2:994- 
995, 1236 
Pagtatalo, Pag-aaway 2:726- 
727 
hidwaan: 1:987 
Pagtatrabaho 
Tingnan ang PAGGAWA, 
PAGPAPAGAL) 
Pagtitipon 
Tingnan ang KAPULUNGAN, 
KASAMA: KOMBENSIYON, 
KONGREGASYON; KONGREGAS- 
YONG KRISTIYANO: PAARALAN, 
PAGKAMAPAGPATULOY ) 
Pagtitiwalag 2:730-731 
awtoridad ng matatanda: 2:597 
layunin: 2:1110-1111 
pagiging angkop ng: 2:1226- 
1227 
pakikitungo sa mga itiniwalag: 
2:645 
Pagtubos, Manunubos 2:731- 
732, 843-844 
Boaz: 1:437; 2:548, 1032-1033 
Jehova: 2:843-844, 1230 
Jesu-Kristo: 2:844-845 
pag-aasawa bilang bayaw: 
2:547-548 
Pagtutuli 2:732-734 
isinagawa ni Zipora: 2:1425- 
1426 
mga lalaking ipinanganak sa 
ilang: 2:809 
tipan kay Abraham: 2:1324- 
1325 
usapin noong unang siglo: 
2:513, 755, 888 
Pagtutuwid 
(Tingnan ang PAYO, TAGAPAYO) 
Pag-uusig 2:735-736, 753 
kailangan ang pagbabata: 
2:568-570 
kapighatian: 1:1429-1430 
kay Isaac ni Ismael: 1:1088, 
1101 
pagpalain mga mang-uusig: 
2:693-694 
pandurusta: 2:809-810 
panunuya: 2:846-848 
sa mga Kristiyano: 
Caifas: 1:467 
Imperyo ng Roma: 1:487- 
488, 1082, 2:116 
Jerusalem: 1:941 
unang siglo: 2:144 
Pahirap 2:754 
Gehenna hindi sagisag ng: 
1:811 
lawa ng apoy: 2:192 
paganong konsepto ng 
impiyerno: 1:1076 
tagapagbilanggo: 2:1227 
Pahirapang Tulos 2:754-755 
pagbabayubay: 2:574-576 
Pakikiapid 2:757-759 
(Tingnan din ang MORALIDAD, 
Sekso) 
bestiyalidad: 1:387 
homoseksuwalidad: 1:589, 
1366; 2:1224 


PALESTINA 


mga resulta: 2:879-881 
pagkakasala laban sa sariling 
katawan: 2:22, 39-40 
saligan para sa diborsiyo: 
1:589-591 
Pakikipagkasundo 2:759-763 
ng tao sa Diyos: 2:571 


Pakikipagtalastasan 2:763-764 
Jehova nakikipagtalastasan: 
1:604 
mga liham: 2:211 
ni Jehova kay Moises: 2:420- 
421 
sa mga patay: 1:710-714; 
2:1047-1048 
Pakikipagtipan 2:764-765 
may bisa: 1:436; 2:526 
Palamuti 2:767-769 
abaloryo: 1:13 
alpiler: 1:95 
hikaw: 1:989-990 
hiyas at mahahalagang bato: 
1:1002-1004 
kagayakan: 1:1322-1323 
korona: 2:107-109 
kuwintas: 2:156 
mga palamuting panghalina: 
2:823 
pulseras: 2:985 
pulseras sa bukung-bukong: 
2:985-986 
putong: 2:996-997 
singsing: 2:1163-1164 
singsing na pang-ilong: 2:1164 
Palasyo 2:769-770 
Ahab: 1:948 
Asirya: 1:958; 2:480 
Ashurnasirpal Il: 1:955 
Sargon Il: 1:190, 955, 
2:1097-1098 
Senakerib: 1:190; 2:163, 
1129 
Jerusalem: 
Herodes na Dakila: 2:770 
Mari: 1:191 
Persia: 
Ecbatana: 2:328 
Susan: 1:191, 730, 2:330- 
331, 1211 


Palestina 1:332-336, 740-742, 

1111, 2:772-776 

Araba: 1:166-167 

arkeolohiya: 1:193-197 

Basan: 1:335, 345-346 

bukal: 1:452 

Carmel: 1:483-484 

Dagat Asin: 1:520-521 

estratehiko ang lokasyon: 1:478 

Galilea: 1:790-791, 2:737-740 

Gilead: 1:830-831 

hamog: 1:885-880, 969 

hangin: 1:896 

ibon: 1:1041 

Ilog at Libis ng Jordan: 1:332, 
334, 1246-1247, 2:774 

imbakang-tubig: 1:1072-1074 

Juda: 1:335, 747, 1279, 1282 

kabundukan: 1:457 

kagubatan: 1:1323 

Lebanon: 2:197-198 

mga daan: 2:183 

mga halaman: 1:543-544, 741- 
742 

mga hangganan: 1:894 
hilaga: 1:551-552, 734, 884, 

969 


PAMAHALAAN 


mga tribo: 1:894-895 
timog: 1:211, 368, 2:1146 
mga lugar ng ilang: 1:1053- 
1054 
mga manang lupain: 1:744, 
1275-1276, 2:272-273, 361- 
362, 687-688 
Negeb: 2:463-464 
Saron: 1:335; 2:1098 
Sepela: 2:1130 
ulan: 2:1365 
Pamahalaan 2:778-779 
(Tingnan din ang KAHARIAN; 
Kanarian NG Diyos; 
TAGAPAMAHALA) 
bagong lupa: 2:931-932 
buwis: 2:579-580 
Israel: 1:1105-1109; 2:819 
pagkatapos ng pagkatapon: 
1:1108-1109; 2:178 
kasaysayan: 2:819 
katiwala ng kopa: 2:41-42 
kinatawan: 2:88-89 
langit sumasagisag sa: 2:177- 
179 
mahistrado: 2:251 
matatandang lalaki: 2:348-350 
mga bundok sumasagisag sa: 
1:458 
mga hayop sumasagisag sa: 
1:919 
Apocalipsis: 1:919, 922-923, 
2:186 
Daniel: 1:919-922 
mga kapangyarihang pandaigdig 
sahula: 1:919-923, 1070-1071 
mga simulain ng mabuting: 
2:72 
“nakatataas na mga awtoridad”: 
2:447-448 
nasasakupang distrito: 2:453- 
454 
opisyal ng korte: 2:501-502 
paggalang sa mga tagapamahala: 
2:67 
pagkamamamayan: 2:270-271 
pagpaparehistro, pagrerehistro: 
2:694-697 
Persia: 2:905 
pinahintulutan ng Diyos: 
2:405, 1181-1182 
prepekto: 2:969 
Rabmag: 2:1002 
Rabsaris: 2:1002 
Rabsases: 2:1002-1003 
soberanya: 2:1181-1186 
sugo: 1:690-691 
agapagbalita: 2:1223 
agapagtala: 2:1231-1232 
agapagtala ng lunsod: 2:1232 
Tartan: 2:1282 
eokrasya: 1:1325-1326, 1329 


Pamatok 2:780-781, 860 


Pamilihan 2:783 
Atenas: 1:244 
pamilihan ng karne: 1:502 


Pamilya 2:72, 783-786 

(Tingnan din ang PAG-AASAWA) 

anak sa ligaw: 1:135-136 

bahay (sambahayan) ng ama: 

1:298 

batang lalaking walang ama: 
1:349 

karunungan nagpapatibay sa: 
1:1463 

makadiyos na debosyon sa: 

2:252 


mana: 2:271-274 
merito sa pamilya: 1:1307 
mga miyembro: 
ama: 1:105 
anak na babae: 1:126 
anak na lalaki: 1:126-127 
ayaw: 2:547-548 
iyenan: 1:436 
ina: 1:1076-1078 
amag-anak: 1:1379 
apatid na babae: 1:1423- 
1424 
apatid na lalaki: 1:1424- 
1426; 2:611 
olo't lola: 2:220 
manugang na babae: 2:293 
mga anak: 1:122-125 
pinsan: 2:922 
tiya: 2:1332 
tiyo: 2:1333 
paggalang sa loob ng: 2:587 
pagkaulo sa loob ng: 2:662-663 
pagsang-ayon sa pag-aasawa: 
2:1009 
pananagutan sa edukasyon: 
1:640-641 
relatibong kahalagahan: 2:525 


Panahon ng Kawakasan 2:794- 
795 
(Tingnan din ang HutiNG 
ARAW, MGA, PAGKANARIRITO, 
PRESENSIYA: SISTEMA NG MGA 
Bacay, MGA: TANDA) 
Gog ng Magog: 1:839-840, 
2:242 
mabuting balita ipinangaral: 
1:627-628 
Panahong Walang Takda 2:793- 
794 
salitang Griego: 1:632-633 
Panalangin 2:795-800 
alang-alang sa iba: 1:1423, 
2:715 
Amen sa pagtatapos ng: 1:109- 
110 
angkop na mga paksa: 1:259 
“bagong daan’ (Heb 10:20): 
2:551 
“espiritu nakikiusap para sa atin": 
2:612 
hindi dapat gumamit ng mga 
larawan at imahen: 1:1043- 
1044 
insenso sumasagisag sa: 1:1081 
kalayaan sa pagsasalita: 2:9 
mga ilustrasyon: 
babaing balo at hukom: 1:1066 
Pariseo at maniningil ng 
buwis: 1:1066-1067 
mga pagpapalang binabanggit 
sa: 2:693 
posisyon: 2:963-964 
pagluhod: 2:1353 
Pananalita 
(Tingnan ang Dita, MAPANG- 
ABUSONG PANANALITA: WIKA) 


Pananamit 
(Tingnan ang DAMIT) 
Pananampalataya 2:802-804 
Abel: 1:889 
Abraham: 1:33, 35; 2:621-622 
hula nagpapatibay ng: 1:1030- 
1031 
kaugnayan sa-- 
mga gawa: 2:589 
pag-asa: 2:563-564 


1452 


pagkamasunurin: 2:648 
pagkaunawa sa Bibliya: 2:7 
pagpapagaling, kagalingan: 
1:1370; 2:690 
manggagawa ng kasamaan: 
2:851-852 
sa layunin ni Jehova: 2:1178 


Panata 2:805-808 
Jepte: 1:1171-1172 
Nazareo: 2:456-458 
sumpa: 2:1201 


Pangalan 2:810-816 

(Tingnan din ang Jenova) 

buwan: 1:1360-1361 

Jehova: 1:1145-1154, 1157- 
1160; 2:831-833 

kahalagahan sa mga Hebreo: 
1:1148, 1152-1153 

mga anghel: 1:140 

mga araw ng sanlinggo: 1:179 

pangalan ni Jesus: 1:1208- 
1209; 2:119 


Panganay 2:816-817 
Jesu-Kristo: 2:665 
pagkapanganay: 2:272, 655- 
656 

nakuha ni Jacob: 1:703, 
1118-1119; 2:655 


Pangangalunya 2:784, 817-818 

paghihinala sa asawang babae: 

1:999; 2:305, 1388 

Pangangasiwa 2:818-819 
Tingnan din ang PAMAHALAAN; 
TAGAPAMAHALA) 

Israel: 1:1105; 2:349-350, 1239 

karunungan sa: 1:1461-1462 

kongregasyong Kristiyano: 

1:161; 2:350-352, 1239-1240 

Pangangaso at Pangingisda 

2:819-821 

bitag: 1:432 

hukay: 1:1017 

lambat na pangubkob: 2:167 

manghuhuli ng ibon: 2:288 

Nimrod: 2:479 

salapang: 2:1049 
Pangangayupapa 2:821-822 

kahulugan ng termino: 2:705 

kay Jesu-Kristo: 2:964 


Panghuhula 2:827-829 
(Tingnan din ang ESPIRITISMO; 
MAHIKA AT PANGGAGAWAY) 

atay: 1:240; 2:324 

naiiba sa mahika: 2:249 

pagsasabi ng mga mangyayari: 
2:287-288 

salamangkero: 2:1047-1048 

tanda na ginamit sa: 2:1267 


Panginoon 2:830-833 
Soberanong Panginoon: 2:1181 


Pangitain 2:337-339, 833-834 
malikmata: 2:261 
pagbabagong-anyo: 2:566-567, 
1221 
presensiya ni Jehova: 1:605, 
860; 2:390, 1040-1041, 1131- 
1132 


Panimbang at Panukat, Mga 
2:837-838 
basket na panukat: 1:348 
mga katawagan para sa salapi: 
2:1049-1050 


talaan: 
akre: 1:74 
bat: 1:349 


dangkal: 1:552 

dipa: 1:599 

epa: 1:696 
estadyo: 1:725 

in: 1:995-996 
omer: 1:1005 

ab: 1:1295 

or: 2:104 

ibra: 2:209 

og: 2:220 

milya: 2:400 

mina: 2:400 

omer: 2:495 

pim: 2:919 

quarto: 2:997 
seah: 2:1115 

siklo: 2:1148-1149 
siko: 1:552; 2:1149 
sinlapad-ng-daliri: 2:1167 
sinlapad-ng-kamay: 2:1167 
talento: 2:1262 

timbangan: 2:1307 


Panlalait 2:839-840 
iniuugnay sa paghihimagsik: 
2:1350 
Pantubos 2:841-845 
Jesu-Kristo: 2:571-572, 1109 
mga nakikinabang: 1:1381- 
1382; 2:625-626, 628-630, 871 
natugunan ang katarungan: 
1:993; 2:571-572 
pagtubos: 2:731-732 
saligan ng pakikipagkasundo: 
2:759-763 
Papiro 1:544; 2:848-850 
mga manuskrito ng Kristiyanong 
Kasulatan: 2:297-298 
Papuri 2:850-851 
labis na pagpuri: 2:158-159 
mga awit ng: 1:881 
pagpapala sa iba: 2:692-693 
Paraiso 2:851-853, 857 
manggagawa ng kasamaan: 
2:624-625, 717-718 


Paraon 2:855-856 
Hopra: 1:1005 
korona: 2:108 
Merneptah: 1:192-193, 662 
Neco(h): 1:663-664; 2:461- 
462 
Pag-alis: 1:198, 661; 2:555, 
1000 
batas na patayin ang mga 
batang lalaki: 2:556-557 
Jehova nagpakita ng 
kapangyarihan kay: 1:1153, 
1299, 1417 
Jehova sinalansang ni: 
1:1153, 2:558 
Moises sa harap ni: 2:416- 
417, 1426-1427 
pinagmatigas ang puso: 
1:1299; 2:661, 874 
Ramses II: 1:658, 661; 2:1000, 
1427 
Sisak: 1:952; 2:1171 
Tirhaka: 1:532; 2:1329 
Pariseo 2:856-857 
(Tingnan din ang JUDAISMO; 
TRADISYON) 
ilustrasyon tungkol sa 
maniningil ng buwis at: 
1:1066-1067 
kasalanang walang kapatawaran: 
2:20-21 


1453 


mga paniniwala hinggil sa buhay 
pagkatapos ng kamatayan: 
2:195 
mga sumpa: 2:1202 
mga tradisyon: 1:707; 2:859 
korban: 2:106, 807 
paghuhugas ng mga kamay: 
2:601 
paghamak sa karaniwang mga 
tao: 1:364-365 
pagpapaimbabaw: 2:301-302 


Paskuwa 2:860-864 
alak: 1:81, 881 
apat na, noong ministeryo ni 
Jesus: 1:1204-1205 
mapapait na gulay: 2:306 
Mga Awit na inaawit sa panahon 
ng: 1:881 
noong mga araw ni Hezekias: 
1:983 
“paghahanda ng”: 2:592 
“sa pagitan ng dalawang gabi” 
(Exo 12:6): 1:178; 2:861-862 
Pastol 2:864-866 
(Tingnan din ang Tura) 
bahay-talian ng mga pastol: 
1:299 
baston: 2:1357 
David: 1:564 
ehova: 2:1240-1241 
upa nakikinig sa tinig ng: 
2:1360 
Patiunang Kaalaman, Patiunang 
Pagtatalaga 2:867-877 
ula: 1:1028-1033 


Patriyarkal na Lipunan 2:50-51 
edukasyon: 1:640-641 
ukuman: 1:1025 
asalanan kinilala ng: 2:17 
autusan: 2:109-110, 611, 
1223-1224 
ayamanan ng mga patriyarka: 
2:73 
ronolohiya bago ang Baha: 
2:135-136 
mana: 1:678, 1121; 2:157, 272, 
1007-1008, 1297-1298 
mga kaugaliang pagbibigay ng 
kaloob: 1:1366-1367 
mga panagot: 2:792 
mga suliranin: 1:1327-1328 
mga tipan: 2:1322-1325 
sa ibang tao: 1:101, 368-369 
pag-aanak: 2:1007 
pag-aasawa: 2:525-526, 1008- 
1009 
pag-aasawa bilang bayaw: 
2:497, 547-548 
pag-asang buhay: 1:445-446 
pagkamapagpatuloy: 2:643, 
986 
pagkapanganay: 2:655 
pagsamba: 1:34-35; 2:671-672 
mga handog: 1:96, 889, 917 
pagkasaserdote: 2:671-672, 
098-1099 
pagtutuli: 2:732-733 
pakikitungo ni Jehova sa: 
1:1328; 2:972 
pamilya: 1:105; 2:783-784 
pantribong kaayusan: 1:1104 
sinaunang Gresya: 1:848 
sumpa: 2:965 
ugnayan sa mga taga-ibang 
bayan: 1:473 
binili: 1:427 


huwad na pagsamba: 1:1044- 
1045 


Patubo, Interes 2:878 
puhunan at pautang: 1:316; 
2:882-883 
Patutot 2:878-882 
Babilonyang Dakila: 1:287-288 
Rahab: 2:1003-1004 
Samson nakipanuluyan sa: 
2:1072 
upasa: 2:1379 
Pautang 2:882-883 
panagot: 2:792-793 
patubo, interes: 1:316; 2:878 
Payo, Tagapayo 2:884 
(Tingnan din ang DISIPLINA) 
ehova: 2:70 
esu-Kristo: 1:1218 
Pedro 2:885-889 
awtoridad kapantay niyaong sa 
ibang mga apostol: 1:161 
indi ang “batong-limpak”: 
1:351-353 
indi kailanman napasa Roma: 
2:889-890 
esus ikinaila ni: 2:729, 1202 
“mga susi ng kaharian”: 2:1212 
Pektoral 2:893 
mataas na saserdote: 2:341-342 
Pentateuch 2:895-896 
Samaritanong Pentateuch: 
1:384; 2:1066-1067 
Pentecostes 2:896-898 
33 C.E.: 
bautismo ng mga bagong 
alagad: 1:357-358 
kaloob na mga wika: 2:755- 
756, 1400-1401 
mga alagad hindi lasing: 
1:1353-1354 
mga babae tumanggap ng 
banal na espiritu: 1:277 
tulong: 1:1372-1373 
paghahandog ng tinapay na 
trigo: 2:196-197 
Pergamino 2:900-901 
mga manuskrito ng Bibliya: 
2:294, 298-300 
Pergamo 2:901-902 
altar para kay Zeus: 2:945 
Perlas 2:902-903 
ilustrasyon tungkol sa Kaharian: 
1:1063 
Persia, Mga Persiano 2:903- 
910 
arkeolohiya: 1:191, 730; 
2:328-330 
arkitektura: 1:203-204 
Imperyo ng Medo-Persia: 
2:327-331 
isinasagisag ng— 
barakong tupa: 1:922 
oso: 1:920-921; 2:1221-1222 
pilak sa imaheng 
napanaginipan: 1:1070 
krimen at kaparusahan: 2:113 
kronolohiya: 2:129, 132-133 
mga hari: 1:669; 2:327-329 
Artajerjes (Bardiya o 
Gaumata): 1:213 
Artajerjes Longimanus: 
1:213; 2:140, 467, 937-938 
Ciro: 1:493-497 
Dario Hystaspis: 1:560-561 


POSISYON AT KILOS NG KATAWAN 


Dario Ochus: 1:561-562 
Jerjes I (Ahasuero): 1:61 
mga kabiserang lunsod: 2:327- 
330 
mga Medo nakisanib sa: 1:494, 
560 
mga Medo pinangibabawan ng: 
2:366-367 
mga pagtatangkang kubkubin 
ang Gresya: 1:851 
mga satrapa: 2:1111 
paglilingkod ni Daniel sa: 
1:553-554; 2:1111 
patakaran sa panlulupig: 1:497; 
2:332 
relihiyon: 1:610-611 
Petsa, Mga (Kalendaryo) 
(Tingnan ang KRONOLOHIYA) 


Pilato 2:913-916 
inskripsiyon ng pangalan: 
1:197; 2:741 
paglilitis kay Jesus: 1:486-487, 
976 
Pilosopiya 2:918-919 
Gresya: 1:849 
kaluluwa: 1:851, 1374-1375; 
2:336 
mga Epicureo: 1:697-698 
mga Estoico: 1:730 
Pinahiran, Pagpapahid 2:919- 
921 
banal na espiritu: 1:721 
“Banal ng Mga Banal” (Dan 
9:24): 2:940 
Ciro: 1:494 
Jesu-Kristo: 1:1206-1207; 
2:119-120, 140 
langis na pamahid: 2:174-175, 
1377-1378 
mataas na saserdote: 1:9; 2:340 
mga hari: 2:120 
mga paraan: 2:966 
mga propeta: 2:120 
Moises: 2:119-120, 415-416 
ungguento at mga pabango: 
2:1377-1378 
Jesus pinahiran ng langis: 
2:315-316 
Pinahirang Kristiyano, Mga 
2:101-104 
144,000: 1:425, 1112; 2:259- 
260, 1104 
24 na matatanda (Apo 4:4): 
1:420; 2:352 
bagong bansa: 1:318 
bagong nilalang: 2:669 
bagong pagsilang: 1:426-427 
bautismo kay Kristo at sa 
kaniyang kamatayan: 1:359- 
361 
binhi ng babae ng Diyos, ni 
Abraham: 1:424-427 
embahador: 1:689-690: 2:761- 
762 
espirituwal na Israel: 1:420, 
1111-1112 
“mga tribo” (Apo 7:4-8): 
2:1343 
ilustrasyon tungkol sa punong 
olibo (Ro 11): 1:1364-1365, 
2:602 
imortalidad: 1:1075; 2:64 
ipinahayag na matuwid: 
1:1084-1085 
ipinanganak muli: 1:130 
kaharian ni Kristo sa: 1:1337 


kasintahang babae ni Kristo: 
1:292-293, 2:546-547, 765 
katawan ni Kristo: 2:39-40 
katawan sa langit: 2:38, 64, 165 
kawalang-kasiraan: 2:64 
makalangit na pagtawag: 2:182 
mana: 2:274 
mga anak ng Diyos: 1:130-131, 
2:720 
mga bagong langit: 2:178 
mga banal: 1:313, 1306-1307 
“mga birhen”: 1:280 
mga Gentil napabilang: 2:762- 
763 
mga hukom: 1:181 
mga tungkulin sa langit: 
2:10-11 
nagpapaaninag ng larawan ni 
Kristo: 2:185-186 
nakikibahagi sa Memoryal: 
1:899-900 
nalabi: 2:449 
pag-aampon: 2:521-522 
pag-asa: 2:564-565 
pagkabuhay-muli: 2:286-287, 
622-624 
pagkasaserdote: 1:524, 836; 
2:347-348, 1103-1105 
pagkaulo ni Kristo sa: 2:1370 
pagkilos ng banal na espiritu sa: 
1:719-721 
pagpapabanal: 2:684-686 
pagpapahid: 2:196-197, 921 
pagpasok sa Kaharian: 1:1335- 
1337; 2:1043-1044 
pagtatatak: 1:362; 2:841 
pagtutulungan: 2:216-217 
pakikitungo ng iba: 1:1307; 
2:645, 687 
paraiso sa langit: 2:853 
patiunang pagtatalaga: 2:876- 
877 
pinili ni Jehova: 1:361-362 
apat at maingat na alipin: 
2:1278-1279 
emplo: 
dako sa espirituwal na: 
2:1294 
mga pinahiran isang templo: 
1:351, 720; 2:1234 
ulad-Diyos na kalikasan: 
1:1364; 2:1355 
Pintuang-daan 2:924-931 
Babilonya: 2:322 
antay ng pintuang-daan: 
1:319-320 
Hazor, Megido, Gezer: 1:201, 
821, 926; 2:153, 368 
hukuman, lokal na: 1:1026 
emplo sa pangitain ni Ezekiel: 
1:381 
Pisaan 2:933-934 
alak: 1:80 
angis: 2:174, 494 
Pitumpung Sanlinggo 2:140, 
936-941 
pasimula: 2:906-909 
Poot 2:944, 961-962 
katumbas ng pagpaslang: 2:699 
mamuhi: 2:445 
marimarim: 1:1452-1454 
sa mga lingkod ng Diyos: 2:598 


Posisyon at Kilos ng Katawan 
2:962-969 
dura: 1:625 
kamay: 1:1384 


PROPETA 


mga daliri: 1:525 

paggamit ng alabok: 1:78 

paghapak sa mga kasuutan: 
2:594-596 

paghuhugas ng mga paa: 
2:601-602 

pagluhod: 2:1353 

panunumpa: 2:1201 

pangangayupapa: 2:705, 821- 
822 

sandalyas: 2:548, 1079-1080 


Propeta 2:972-976 
“gumawing tulad ng isang”: 
2:1113-1114 
inilagay sa estratehikong 
lokasyon: 1:756-757 
Jesu-Kristo: 
ministeryo: 2:279, 402 
opisyal na kasuutan: 2:500 
propetisa: 2:976-977 
tagakita: 2:1222 
tagapangitain: 2:1241 
tsart ng mga, ng Israel: 2:141- 
143 
Proselita 2:977-978 
Cornelio hindi: 1:507 


Ptolemy (Astronomo) 
pagkamapananaligan: 2:130- 
132 
Pugad 2:980-981 
agila: 1:54 
mga ibon sa templo: 2:172 
Pugo 2:981-982 
kasakiman ng mga Israelita: 
2:86 
Pulo, Isla 2:983 
Mediteraneo: 
Cauda: 1:485 
Ciprus: 1:491-492 
Cos: 1:507-508 
Creta: 1:508-509 
Malta: 2:267-268 
Patmos: 2:877 
pinagmulan ng populasyon: 
1:1131 
Rodas: 2:1021 


Pundasyon 2:987-988 
bahay: 1:295 
batong-panulok: 1:353-354 
Jesu-Kristo: 1:354 
“pagkakatatag ng sanlibutan”: 

2:875-876, 1082-1083 


Punungkahoy 2:988-990 
Basan: 1:345; 2:260-261 
kagubatan: 1:1323-1324 
Lebanon: 1:693; 2:198-199, 

532, 1119-1120 
mabangong kahoy: 2:234 
madagtang: 2:238 
ginamit sa arka ni Noe: 
1:188 
“malaking punungkahoy,” 
“dambuhalang punungkahoy”: 
2:260-261 
mga punungkahoy ng buhay: 
1:448-449 
Apocalipsis 2:7: 2:853 
Genesis 2:9: 1:444-445 
paghuhugpong: 2:602 
pagkakilala ng mabuti at 
masama: 1:633-634, 2:13-14, 
1184 
pinagkukunan ng balsamo: 
1:310-311 
pinagkukunan ng olibano: 
2:492 


punungkahoy na napanaginipan 
ni Nabucodonosor (Dan 4): 
2:1246-1249 
sahing ng bedelio: 1:366 
sanga: 2:1080 
talaan: 
akasya: 1:69-70 
alamo: 1:82-83 
algarroba: 1:86-87 
algum: 1:87 
almendras: 1:91, 544 
aloe: 1:93-94 
ebano: 1:628 
enebro: 1:693 
estorake: 1:731 
fresno: 1:780 
granada: 1:742, 845 
igos: 1:742, 1050-1051 
igos-mulberi: 1:1051; 
2:1149-1150 
itim na mulberi: 1:1113 
kanela: 1:1398 
kasia: 2:26 
langis, puno ng: 2:175 
laurel: 2:191 
lotus, punong: 2:221 
mansanas: 2:292-293 
mirto: 2:407 
nogales: 2:487 
olibo: 1:223, 543, 742, 1364- 
1365; 2:492-494, 602, 1080 
palma: 1:544, 562; 2:777- 
778 
pistasyo: 2:936 
platano, punong: 2:942 
retama, punong: 2:1015-1016 
sause: 2:1114-1115 
sedro: 2:532, 980-981, 1119- 
1120 
sikomoro: 1:1051; 2:1149- 
1150 
sipres: 2:1168-1169 
tamarisko: 2:1264-1265 
Purim 1:47; 2:990-991 
Puso 2:991-994 
kapalaluan: 1:1409 
karunungan nakadepende sa: 
1:1462 
kaugnayan sa espiritu: 1:724 
pag-iingat sa: 1:447-448; 2:48, 
1195 
pagsasanay sa: 2:71 
pagsisisi nakasalig sa: 2:713- 
714 
pagtutuli sa: 2:734 
Putong, Panakip sa Ulo 2:995- 
996 
korona, diadema: 2:107-108 
mataas na saserdote: 2:107, 
341, 488, 520 
palamuti sa ulo: 2:996-997 


Quirinio 2:997-999 
mga pagpaparehistro sa ilalim ni: 
2:696-697 
Raamses, Rameses 2:999-1000 
kung saan nagsimula 
ang Pag-alis: 2:558-560, 1426- 
1427 
Rahab 2:1003-1004 
tinalikuran ang pagpapatutot: 
2:881 
Raquel 2:1006-1008 
bumili ng mandragoras: 2:278 
ninakaw terapim ni Laban: 
1:1121; 2:157, 1297-1298 


1454 


Reptilya 2:1015 
(Tingnan din ang SERPIYENTE, 
Anas) 
bayawak: 1:365 
hunyango: 1:1036 
tuko: 2:1353-1354 
dragon: 1:615-616 


Reyna 2:1016-1017 
ng Sheba: 2:74, 1138, 1193 


Roma 2:533, 1021-1025 
Arko ni Tito: 1:1397-1398; 
2:536, 752 
Colosseum: 1:204; 2:536 
hindi Babilonyang Dakila: 
1:287 
kongregasyon sa: 2:1025-1027 
maagang kasaysayan: 2:133 
mga Judio pinalayas sa: 1:497- 
498; 2:144 
sunog: 1:487 
Ruth (Babaing Moabita) 
2:1031-1033 
pag-aasawa kay Boaz: 2:548 
paghihimalay: 2:599-600 
Sabbath, Araw ng 2:1034-1037 
araw ng dakilang Sabbath ni 
Jehova: 1:1305; 2:229, 668 
“araw ng sabbath na 
paglalakbay”: 2:664 
kung kailan itinatag: 2:1087 
mga banal na kombensiyon: 
1:1305, 1432-1433; 2:98 
pagbabasa sa sinagoga tuwing: 
2:835 
Paghahanda: 2:591-592 
Sagradong Lihim 2:1042-1044 
makadiyos na debosyon (1Ti 
3:16): 2:252 
pagsisiwalat ng: 2:720 
kay Jesu-Kristo: 1:647-648, 
1029, 1207-1208, 1326-1327, 
1457-1458 
pangako sa Eden: 1:423-427 
Sakuna 2:1047 
kabayaran: 1:1311-1313 
Salapi 2:1049-1051 
(Tingnan din ang ABULOY; 
KAYAMANAN; PAGBUBUWIS) 
bangko, bangkero: 1:315-316 
“di-matuwid na kayamanan”: 
2:75 
pag-ibig sa: 2:681 
panimbang: 2:838 
supot para sa: 2:1208-1210 
tagapagpalit ng salapi: 1:315; 
2:1230-1231 
talaan: 
darik: 1:557 
denario: 1:581 


estater: 1:725-726 
mga karanasan ni Jacob 
malapit sa: 1:1122 
mina: 2:400 
pim: 2:919 
siklo: 2:1148-1149 
talento: 2:1262 
tributo: 2:1343-1344 
upa, kabayaran: 2:1378-1379 
Salinlahi 2:1052-1053 
kahulugan ng termino: 2:1052, 
1255-1256 
Salin ng Bibliya, Mga 
(Tingnan ang Bersyon, MGA) 


Salita, Ang 2:1053-1056 
papel ni Jesus bilang: 1:1199- 
1200 


Saloobin, Mga Pangkaisipang 
(Tingnan din ang Emosyon, 
MGa: KATANGIAN, MGA) 
ahinhinan: 1:1341-1343 
apakumbabaan: 1:1405-1409 
apalaluan: 1:1409-1410 
apangahasan: 1:1410-1412 
arangalan: 1451-1452: 2:67 
atinuan: 2:40-41 
awalang-pagtatangi: 2:64-67 
aggalang: 2:586-587 
aggigiit ng sarili: 2:590 
aghihimagsik: 2:598-599 
agkabukas-palad: 2:631-632 
agkamakatuwiran: 2:642-643 
agkasutil: 2:661 
agmamapuri: 2:682-683 
agpapabaya: 2:688-689 
agpapasakop: 2:697 
agpapatawad: 1:1422-1423, 
2:1111 
agrereklamo: 2:726-727 
agsisisi: 2:711-719 
sa pag-uusig: 2:736, 753 
sa panunuya: 2:847-848 
Salot 2:1060-1062 
(Tingnan din ang Pacg-atis) 
mga salot na balang: 1:305-306 
Sampung Salot: 1:609-610, 
1417; 2:416-417, 530, 661 
ikaanim (mga bukol): 1:455 
ikasampu (mga panganay 
namatay): 1:609-610, 
2:816, 861-862 
Salu-salo 
(Tingnan ang KASAMA, PAGKA- 
MAPAGPATULOY) 
Samaria 2:1063-1065 
(Tingnan din ang IsRAEL 
HILAGANG KAHARIAN ]) 
arkeolohiya: 1:196; 2:1096 
mga guhong Romano: 2:535, 
745 
mga kagamitang garing: 
1:121, 948 
palasyo ni Ahab: 1:948 
Samaritano 2:1065-1067 
ilustrasyon tungkol sa 
madamaying: 1:1064, 1442 
pinagmulan: 1:517 
relihiyon: 1:819 
Samaritanong Pentateuch: 1:384 
Sampung Salita 2:1068-1070 
mga parusa: 2:110 
abulang Judio tungkol sa: 2:518 
pagkakaorganisa sa: 2:59 
pinagbatayan ng Kautusan: 
2:110 
inanggap ng Israel: 2:1160 


Sampung Salot 
(Tingnan ang SALOT) 
Samson 2:1071-1073 

inuhat mga pintuang-daan ng 
Gaza: 1:806; 2:924 
ipinagkanulo ni Delaila: 1:575 
Nazareo: 2:458 
pulot-pukyutan mula sa bangkay 
ng leon: 1:439 
emplo ni Dagon: 1:202 
Samuel 2:1073-1076 

demonyo nagpanggap na si: 
1:711-712; 2:287 


1455 


Sandalyas 2:1079-1080 
pag-aalis: 2:548, 964-965 


Sanedrin 1:1027 


Sangkatauhan 2:1271-1273 
“anak ng tao”: 1:133-134 
budhi: 2:16-17 
di-kasakdalan: 2:166 

pagsasauli sa kasakdalan: 
2:10-11 
espirituwalidad: 1:445; 2:611- 
612 
hindi nagiging mga anak ng 
Diyos salig sa kapanganakan: 
1:129 
“ipinagbili sa ilalim ng 
kasalanan”: 1:90 
kakayahan at kalayaang 
magpasiya: 2:7-8, 868, 873- 
874, 877, 1272 
kaluluwa: 1:1375-1377 
katapatan sa Diyos: 2:34-37 
mga bansa ng: 1:316-318 
mga epekto ng kasalanan: 
2:14-16 
mga kaaway ng: 1:1293 
nangangailangan ng 
pagbabayad-sala: 2:570-571, 
844 
pag-asang buhay: 1:445-450, 
869-870; 2:565 
paglalang, nilalang: 1:45-46, 
721-723; 2:667, 1164, 1271- 
1272 
larawan ni Jehova: 1:445, 
1375, 2:12-13, 185, 1271+ 
1272 
pakikipagkasundo sa Diyos: 
2:759-763 
pangangailangan ukol sa 
pamahalaan ng Diyos: 1:1327- 
1328 
puwersa ng buhay hindi isang 
persona: 1:723 
relatibong kahalagahan: 
1:1159-1160 
sanlibutan ng: 2:1081-1086 

Sanlibutan 2:1080-1086 
karunungan ng: 1:1459-1461 
“pagkakatatag ng”: 1:16; 

2:875-876 
pakikipagkasundo sa Diyos: 
2:762-763 
sistema ng mga bagay: 2:1176- 
1177 
tagapamahala ng: 2:1108-1109 
Sanlinggo 1:179: 2:1086-1087 
Santuwaryo 2:686, 1091-1092 
(Tingnan din ang KABANAL- 
BANALAN [SILID]; TABERNAKULO, 
TEMPLO) 
mga buwis para sa, sa Israel: 
2:579 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:524 

Sara 2:1094-1095 

pagtawa tungkol kay Isaac: 
2:727 

Sardis 2:946, 1095-1096 

Sargon 1:232, 960; 2:1096- 
1098 
palasyo: 1:190, 955 

Saserdote 2:1098-1106 

(Tingnan din ang MATAAS NA 
SASERDOTE) 
Ehipto: 1:116, 654; 2:496 


Israel: 
epod: 1:699-700 
hindi kabilang mga di-Levitang 
“ibang tao”: 2:452 
mga inuming de-alkohol: 
1:24-25, 1346 
mga pangkat: 1:672, 1435; 
2:1102-1103 
mga tungkulin: 2:10-11 
mga tungkulin kapag 
Sabbath: 2:1035 
noong mga araw ni Malakias: 
2:256-257 
paglapit sa Diyos: 2:672 
pagtatalaga sa 
pagkasaserdote: 1:24; 
2:724-726, 994, 1236 
walang mga pisikal na 
depekto: 1:362-363, 624- 
625 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:524 
patriyarkal na lipunan: 1:1222; 
2:671-672 
Satanas 2:1106-1111 
Beelzebub: 1:366 
Belial: 1:371 
Diyablo: 1:601-602; 2:786 
dragon: 1:615-616; 2:1369- 
1370 
Eden: 2:14, 1183-1184 
Kalaban: 1:1292, 1348 
pagkakatulad sa “hari ng Tiro” 
(Eze 28): 2:8 
paglihis: 1:1211; 2:13-14 
Serpiyente: 2:621, 1134 
binhi ng: 1:423; 2:13 
pakikipag-alit sa Binhi ng 
babae: 2:735 
sinungaling: 2:26 
tagapamahala: 2:1085-1086, 
1238 
usapin tungkol sa soberanya: 
1:1158, 1298-1299; 2:34-35, 
1183-1185 
pangangatuwiran 
nagkakasalungatan: 2:1185 


Saul 2:1111-1114 
David tila di-kilala ni: 2:1078 
hukbo: 1:1019 
kamatayan: 1:146, 401 
Jabes-gilead tumanaw ng 
utang na loob: 1:1117 
kaugnayan ni David kay: 
1:564-566 
mga Gibeonita pinatay mga 
“anak” ni: 1:825; 2:577 
nakipagdigma sa mga Filisteo: 
2:391-392 
pagkalungkot ni Jehova dahil 
kay: 2:718-719 
pinahiran bilang hari: 2:1074 
sumangguni sa espiritista: 
1:711-712; 2:287 
talaangkanan: 1:22, 28 
Saul ng Tarso 
(Tingnan ang PABLO) 
Scita 2:242, 1115 
Sear-jasub 1:1093; 2:1115 
Sekso 
(Tingnan din ang MORALIDAD; 
PAG-AANAK) 
bestiyalidad: 1:387 
di-natural na sekso: 1:1366 
hindi original na kasalanan: 
1:633 


karumihan sa ilalim ng 
Kautusan: 2:263-264 

krimen sa sekso sa Gibeah: 
1:822-823 

paggalang ni Jehova sa: 1:363 

pagpapatutot: 2:878-882 

pagsamba sa: 1:269; 2:1041, 
1045-1046 

pakikiapid: 2:757-759 

pangangalunya: 1:998-999; 
2:817-818 

panggagahasa: 2:824 

sakit na naililipat sa pagtatalik: 
1:243 

sa panahon ng pagreregla: 
2:703 


Sem 2:1123-1124 
posibleng si Melquisedec: 2:371 


Senakerib 1:232-233; 2:1126- 
1129 
mga tuklas sa arkeolohiya: 
1:190-191, 952 
mga prisma: 1:222, 957, 985 
pagkubkob sa Lakis: 2:163 
pagpaslang: 1:199, 702 
pinagbantaan ang Jerusalem: 
1:957, 983-985; 2:1002-1003 
Sensus 2:694-697 


Serpiyente, Ahas 2:1133-1134 
ahas-palaso: 1:60 
aspid: 1:237 
kamandag: 1:1379-1380 
kobra: 2:95-96 
malaapoy na ahas: 2:256 
may-sungay na ulupong: 
2:1371 
pagsamba sa: 2:530 
pandinig: 2:96 
pang-eengkanto ng ahas: 2:824 
tansong serpiyente: 2:1270-1271 
ulupong: 2:1370-1371 
Pablo kinagat ng ulupong: 
2:268 


Set 2:1135 
komento ni Eva nang isilang si: 
1:754 


Setro 2:1135-1136 
iba sa baston ng kumandante: 
1:348-349 
Sheba 2:1137-1138 
reyna ng: 2:1193 
Sheol 2:1138-1140 
hindi nag-iisang libingan: 
2:207 
“hukay”: 1:1017 
“impiyerno” di-wastong salin: 
1:1076 
katumbas ng Hades: 1:872 
kung sino ang nagtutungo sa: 
2:675, 701 
paniniwalang Judio na ang 
paraiso ay nasa: 2:852 


Shilo 2:1140-1141 
pamamahala: 1:348-349 
tribo ni Juda: 1:1281 
Sigasig 
(Tingnan ang MAPANIBUGHUIN, 
PANINIBUGHO) 
Sikem (Lunsod) 1:530, 1122; 
2:1147-1148 
Siloam 2:1151 
Kapistahan ng mga Kubol: 
1:1435-1436 
paagusan ng tubig: 1:194, 960, 
984 


SOBERANYA 


tipunang-tubig: 1:829; 2:949- 
950, 1151, 1327 
Sinagoga 2:1157-1159 
dako ng pagtitipon: 1:1445 
imbakan ng mga manuskrito: 
2:296 
pagtitiwalag: 2:730-731 
programa ng pangmadlang 
pagbabasa: 2:835 
Sinai 1:950, 1006; 2:1159-1161 
Israel nagkampo sa: 1:53, 458, 
943-944; 2:212-213, 672, 686, 
694 


Sinauna sa mga Araw 2:671, 
1161 

Sion 2:1167-1168 
banal na bundok: 1:458-459 
“bundok ng kapisanan” (Isa 

14:13): 1:459-460 

hula ng pagsasauli: 1:403-404 
Lunsod ni David: 1:570 


Sirya 2:1170-1171 
namahala si Quirinio: 2:997- 
999 
nilupig ni Ahab: 1:59 
relihiyon: 1:195-196, 945, 948; 
2:1019 
Sisak 2:1171 
pagsalakay sa Juda: 1:192, 952 
Sisera 2:1171-1172 
‘nakipaglaban ang mga bituin 
kay: 1:435 
pinatay ni Jael: 1:1124 
Sisidlan 2:952, 1172-1173 
almires: 1:91-92 
basket: 1:346-348 
dagat na tanso: 1:428-429 
hugasan: 1:1014-1015 
mangkok: 1:1015 
mga kagamitan sa pagluluto: 
2:679-680 
mga pisaang tangke: 1:80; 
2:933 
palayok: 2:242-244 
sisidlan ng pabango: 1:77, 299 
sisidlang-balat: 2:1173-1174 
supot: 2:1208-1209 


Sisidlang Balat 2:1173-1174 
pinauusukan: 2:1174, 1390 
pumuputok: 2:1173-1174 
Sistema ng mga Bagay, Mga 
2:1175-1178 
Kristiyanong: 1:943-944 
salitang Griego: 1:633 
sanlibutan: 2:1080-1081, 1083 
malaking kapighatian: 
1:1430-1431 
mga huling araw: 1:1034- 
1035; 2:1052-1053 


Smirna 2:946, 1180 


Soberanya 2:1181-1186 
(Tingnan din ang KAHARIAN 
NG DIYOS) 
kapangahasan nagpapakita ng 
kawalang-galang sa: 1:1411- 
1412 
ni Jehova: 
buong-pusong pagpapasakop 
sa: 1:1332, 1336-1337 
dapat kilalanin ni Adan: 
2:1272 
isinagisag ng punungkahoy: 
2:989, 1247-1248 
nakasalig sa pag-ibig: 2:604- 
605 


SODOMA 


paggamit ng: 1:1325-1339, 
1414-1415 
usapin tungkol sa soberanya 
ni Jehova: 1:1157-1159, 1298- 
1299, 1326-1327, 2:34-35, 246, 
1107-1110 
nalutas kay Kristo: 1:1211- 
1212, 2:1044 


Sodoma 2:1187 
lokasyon: 1:48, 521, 601 
pagkapuksa: 1:196, 844 
Solomon 1:748-749: 2:1188- 
1196 
dinalaw ng reyna ng Sheba: 
2:1138 
ganansiya sa ginto: 1:835-836, 
2:499 
hari at tagapagtipon: 1:630 
mga kawikaan: 1:1464, 
2:67-68 
mga kinatawan: 2:88 
mga lunsod na ibinigay 
kay Haring Hiram: 1:466-467, 
997-998 
mga proyektong pagtatayo: 
1:203, 298-299, 380-381, 1187, 
2:1233 
Ezion-geber: 1:762 
mga barko ng Tarsis: 1:761- 
762; 2:1281 
mga pintuang-daan ng Hazor, 
Gezer, at Megido: 1:201, 
821, 926 
palasyo: 1:748; 2:769-770 
nagtipon ng mga kabayo: 
1:1020, 1314 
pangalang Jedidias: 1:1134 
pangmalas sa— 
buhay: 1:448 
karunungan ng tao: 1:1459- 
1460 
rono: 1:380; 2:1346 
Sumpa 2:1200-1205 
atulad ng panata: 2:805 
ilos ng katawan: 2:965 
ahing itim hindi isinumpa: 
1:514 
upa: 2:1320 
nagkakabisa sa pagsasabi ng 
“Amen”: 1:109 
ng Kautusan: 2:754-755, 1205 
padalus-dalos na panata ni 
Haring Saul: 2:1112 
Pedro ‘nanata at nanumpa’ 
(Mat 26:74): 2:1202 
sumpa ni Noe kay Canaan: 
1:472, 475-476, 514, 882, 999 
Supot 2:1208-1209 
supot ng buhay: 1:450 
supot ng salapi: 2:1209-1210 
Susan 2:1210-1211 
arkeolohiya: 1:191; 2:330 
kastilyo: 2:28 
Susi 2:1211-1213 
mga susi ng Kaharian: 2:888 
Suso, Dibdib 2:1213-1214 
pagpapasuso: 1:1088-1089 


Tabernakulo 1:538; 2:1217- 
1220 
(Tingnan din ang MAKAHULANG 
MGA PARISAN; TEMPLO) 
Dakong Banal: 1:523-524 
insenso: 1:1080-1081 
kabanalan: 1:523-524, 1305; 
2:686-687 


Kabanal-banalan: 1:523, 1307- 
1309 
kaban ng tipan: 1:1309-1311 
kampo ng Israel nasa palibot ng: 
1:1391-1393 
kandelero: 1:1396 
lalagyan ng apoy: 2:163-164 
makahulang kahulugan: 1:524, 
538-539 
mga altar: 1:96-97 
mga hugasan: 1:1015 
mga katawagan: 2:1068, 1336 
mga kerubin: 2:82 
pagbubuhat: 2:703 
pagpapasinaya: 1:163 
pagtatayo: 1:404; 2:768 
akasya: 1:69-70 
ginto: 1:835-836 
mga inukit: 2:734 
mga tela: 2:1286 
pantakip na balat ng poka: 
2:943-944 
pamatay-apoy: 2:779-780 
presensiya ni Jehova: 2:1367 
santuwaryo ni Jehova: 2:1091- 
1092 
Shilo: 2:1141 
tinapay na pantanghal: 2:1316- 
1317 
Tadhana 
(Tingnan ang PATIUNANG 
KAALAMAN, PATIUNANG 
PAGTATALAGA) 


Tagakopya 2:1222-1223 
katumpakan: 2:294-295 
Kristiyanong Griegong 

Kasulatan: 1:708-709 

mga Masorete: 1:706: 2:294- 

296 

mga Soperim: 1:706-707 
pagwawasto: 1:706-707, 
962 

Tagapagbilanggo 2:1227-1228 
“tagapagpahirap”: 2:754 

Tagapagtayo, Gusali 2:1232- 
1234 

(Tingnan din ang ARKITEKTURA) 
bahay: 1:201-202, 294-297 
bahay-tuluyan: 1:299 
batong-panulok: 1:353-354 
kastilyo: 2:28 
makasagisag na paggamit: 

1:204-205 
mga materyales at mga 

pamamaraan: 1:202 

argamasa: 1:185-186 
bato: 1:350-351, 2:337 
laryo: 2:189-190 
pako: 2:765 
mga pintuang-daan ng lunsod: 

2:924 
pader, dingding: 2:519-520 
paggamit ng hulog: 1:1035- 

1036 
palasyo: 2:769-770 
palasyo ng gobernador: 2:770 
pintuan: 2:922-923 
pundasyon: 2:987-988 
tore: 2:1337-1338 

Tagapamagitan 2:1235-1238 
Jesu-Kristo: 2:685, 1326 
Moises: 2:417-418 
tipang Abrahamiko: 2:1324 

Tagapamahala 2:1238 

(Tingnan din ang KAHARIAN, 

PAMAHALAAN) 


1456 


baston ng kumandante: 1:348- 
349 
korona: 2:107-108 
mga ministro ng Diyos: 2:405 
mga tagapagbigay-kautusan: 
2:1226 
paggalang sa: 1:1341; 2:67, 
587 
pahintulot ng Diyos: 2:1181- 
1182 
panalangin para sa: 2:798 
setro: 2:1135-1136 
talaan: 
duke: 1:619 
gobernador: 1:838; 2:1330 
hari: 1:904-906 
kinatawan: 2:88-89 
lider, taong mahal, prinsipe: 
2:210-211 
mga Cesar: 1:485-488; 
2:534 
mga Herodes: 1:969-979 
mga panginoon ng alyansa: 
1:104 
mga Paraon: 2:855-856 
mga tagapamahala ng lunsod: 
2:1238-1239 
pinuno: 2:931-932 
proconsul: 2:971-972 
reyna: 2:1016-1017 
Satanas: 2:1108-1109 
satrapa: 2:1111 
shik: 2:1140 
Tagapangasiwa 2:1239-1241 
Tingnan din ang MATANDANG 
LALAKI) 
hindi dapat maging pabaya: 
2:688-689 
kahinahunan: 1:1340-1341 
katinuan: 2:40-41 
mga babae hindi kasama: 1:277 


Taggutom 2:1241-1243 
hula ni Agabo: 1:497 


Takot 2:1249-1250 
“itinataboy ng pag-ibig ang 
takot (1Ju 4:18): 2:9 
makadiyos na takot: 1:1457; 
2:826-827 
paggalang: 2:586-587 
panghihilakbot: 2:826-827 
sindak: 2:1161-1162 
Talaangkanan 2:1250-1259 
1 Cronica: 1:513 
Abraham: 1:34 
David: 1:567 
Haring Saul: 1:22, 28 
Jesu-Kristo: 1:105; 2:312-313, 
1257-1262 
mga Herodes: 1:974 
mga pangalan ng mga lugar na 
nasa: 1:246 
Nehemias at Ezra: 2:469 
pag-iingat sa: 2:784 
Talento 2:1262 
ilustrasyon tungkol sa: 1:1068 
Tamar (Anak ni David) 2:1264 
hinalay ni Amnon: 1:36, 115 
Tanda 2:1266-1268 
(Tingnan din ang Huling 
ARAW, MGA, PAGKANARIRITO, 
PRESENSIYA; PANAHON NG 
KAWAKASAN) 
ginamit sa panghuhula: 2:1267 
Isaias at mga anak: 1:1093, 
2:249 


mga huling araw: 1:1031; 
2:654-655 

palatandaan: 2:770-771 

“tanda ng Anak ng tao”: 1:134- 
135 


Tanglaw, Ilawan 2:1269 
ulat ng paglalang: 2:666-667 


Tao 2:1271-1273 
(Tingnan din ang SANGKA- 
TAUHAN) 
pisikal at espirituwal na: 2:611- 
612 


Taon 2:1273-1275 

ago ang Delubyo: 1:869-870 
lunar: 1:1360; 2:481 

Noe: 1:576 

amamahala ng mga hari: 2:138 
asimula ng taóng agrikultural: 
1:732 

solar: 1:1358, 1360-1361 


Taon ng Sabbath 2:1037-1038 
Jubileo kasama: 1:1275, 1305 
abanalan: 1:1305 

upain pagpapahingahin: 1:56, 
1275 

mga utang sa panahon ng: 
2:1391 


Taong Tampalasan 2:1276-1278 
makadiyos na debosyon 
balatkayo lamang: 2:253 
palatandaan: 2:771 
“papawiin” ni Jesus: 2:638 
Tatluhang Diyos 
Asirya: 1:229-230, 608, 2:529 
Babilonya: 1:284, 607, 2:529, 
1019 
Ehipto: 1:116, 532, 608, 654, 
2:529 
Imperyo ng Roma: 1:612 
Medo-Persia: 1:611 
Sumer: 1:370 


Tela 2:1285-1287 
materyales: 1:545 
lana, balahibo ng tupa: 2:171 
lino: 2:214 
seda: 2:1118-1119 
telang-sako: 2:1287 
pagbuburda: 2:579 
paghahabi: 2:590-591 
pag-iikid: 2:610 
pagtitina: 2:1312-1314 
ng mga taga-Fenicia: 1:770 
Templo 2:1288-1297 
(Tingnan din ang EsPiRiTU- 
WAL NA TEMPLO; TABERNAKULO: 
TEMPLO NI HERODES: TEMPLO NI 
SOLOMON: TEMPLO NI ZERUBA- 
BEL, TEMPLO SA PANGITAIN NI 
EZEKIEL) 
antay ng pintuang-daan: 1:320 
uwis para sa: 2:579 
Dakong Banal: 1:523-524 
insenso: 1:1081, 2:504 
abanalan: 1:523-524: 2:686- 
687 
Kabanal-banalan: 1:523, 1307- 
1309 
agamitan: 1:1321 
lalagyan ng apoy: 2:163-164 
pamatay-apoy: 2:779-780 
pamatay ng apoy: 2:780 
apitan ng: 1:1441 
lokasyon: 1:175, 427, 752, 
2:948 
mga kaloob sa: 1:39-40, 1367 


1457 


mga pintuang-daan: 2:929-930 
mga tagapagpalit ng salapi: 
2:1231 
mga tungkulin ng saserdote: 
2:1102-1103 
edad para sa: 1:632 
musika: 1:218; 2:428-431 
Netineo, mga: 2:473 
posisyon: 2:963 
santuwaryo ni Jehova: 2:1091- 
1092 
emplong Samaritano: 1:819; 
2:1066 
inapay na pantanghal: 2:1316- 
1317 
Templo ni Herodes 2:538, 542- 
543, 745, 1291-1293 
bantay: 1:320 
ingatang-yaman: 1:1079 
esus gumamit ng panghagupit sa 
mga hayop: 2:825 
Kaban wala sa: 1:1308 
andelero: 1:1397-1398 
Kolonada ni Solomon: 2:97, 
745 
Looban ng mga Babae: 1:1079 
mga altar: 1:98 
pader na naghihiwalay sa mga 
Gentil: 2:1292 
pagtatayo: 1:971, 1190-1191, 
2:1233-1234 
petsa kung kailan sinunog: 
1:12, 2:461 
pintuang-daan: 2:930 
Templo ni Solomon 1:748, 750- 
751: 2:1288-1291 
beranda: 1:380-381 
binubong dagat: 1:428-429 
aban ng tipan: 1:1309-1311 
inumpuni ni Jehoas: 1:1137 
okasyon: 1:752; 2:423-424 
mga altar: 1:97-98 
mga haliging Jakin, Boaz: 
1:437, 1127, 1440-1441 
mga hugasan: 1:1015 
mga kandelero: 1:1396-1397 
mga kerubin: 2:82 
paghahanda ni David: 1:202, 
569 
pagpapasinaya: 2:1190-1192 
pagtatayo: 1:203, 997, 2:137, 
768, 1190 
alabastro: 1:77 
ginto: 1:835 
mahahalagang bato: 1:1003 
mga inukit: 2:734 
tumulong si Hiram (na 
artisano): 1:998 
petsa kung kailan sinunog: 1:12 


Templo ni Zerubabel 2:1291 
Artajerjes Longimanus 
nag-abuloy: 1:213 
Kaban wala sa: 1:1308 
andelero: 1:1397 
mga altar: 1:98 
paglapastangan at muling 
pag-aalay: 1:1438-1440; 2:30, 
335 
pagtatayo: 2:1421 
legalidad pinatunayan: 
1:561, 630, 2:1135 
petsa kung kailan natapos: 
2:140 
pinatigil: 1:213; 2:1408 
Templo sa Pangitain ni Ezekiel 
2:1295-1296 


mga altar: 1:98-99 
mga beranda: 1:381 
takdang bahaging lupain: 1:314 
Terapim 2:1297-1298 
ninakaw ni Raquel: 2:157, 
1007-1008 


Tesalonica 2:1298-1299 
inskripsiyon sa Vardar Gate: 
2:1238-1239 
ministeryo ni Pablo: 1:1130 
sinaunang pader ng lunsod: 
2:749 
Tiatira 2:946, 1302 
Tiberias (Lunsod) 2:739, 1303 
Tina, Pagtitina 2:1312-1314 
Fenicia: 1:770 
halamang henna: 1:966-967 
mga kulay sa tela: 2:1286 
Tiatira: 2:1302 
Tinapay 2:1314-1316 
gilingan: 1:834 
masahan: 2:320 
Memoryal: 1:899, 901 
pagluluto ng: 2:680-681 
pinaasim na masa: 2:919 
tinapay na pantanghal: 2:1316- 
1317 
Tipan 2:1322-1327 
Abrahamiko: 1:32-34, 423-427, 
2:136-137 
isinalin: 1:1089-1090, 1118- 
1120 
pinanatiling may bisa nang 
“isang sanlinggo” (Dan 
9:27): 2:938-939 
alyansa: 1:102-103 
bahaghari: 1:294, 2:485 
Davidiko: 1:568, 1331 
nina Jacob at Laban: 1:789-790: 
2:157 
ng mga Gibeonita sa Israel: 
1:823-824 
agapagturo: 2:1235 
ipan ng asin: 1:227 
ipan ng pagtutuli: 2:732-733 
ipang Kautusan: 2:51-59, 
1224-1225 
Tipang Kautusan 2:51-59, 1224- 
1225, 1325 
akusasyon: 1:74-75 
banyaga: 1:338 
batang lalaking walang ama: 
1:349 
diborsiyo: 1:221, 587-589 
dugo: 1:617-618 
indi ibinatay sa kodigo ni 
Hammurabi: 2:112-113 
ukuman: 1:1025-1026 
ikapu: 1:1051-1052 
itinaas ang kalagayan ng Israel: 
1:1014 
ubileo: 1:1275-1276 
aayusan ng pamahalaan: 
1:1105 
abayaran sa nawala at 
napinsala: 1:1311-1313 
alinisan kahilingan: 2:262- 
265, 776 
apanganakan: 1:1413 
asakdalan: 2:5-6 
asalanan tinukoy ng: 2:16-18 
augnayan ng alipin at ng 
panginoon: 1:88-89 
etong: 2:263 
rimen at kaparusahan: 2:110- 
112 


layunin: 1:945, 2:51, 58, 110- 
111, 206-207, 1225 
tagapagturo (tutor): 2:1234- 
1235 
mahika hinahatulan: 2:250 
makasagisag na pader: 2:519- 
520 
mata para sa mata: 2:632 
matuwid: 2:47 
may limitasyon: 2:640 
buhay hindi posible sa 
pamamagitan ng: 1:446 
“mahina dahil sa laman” 
(Ro 8:3): 2:6, 166 
mga babae: 1:126, 219, 276- 
277, 308-309 
mga dukha: 1:620, 1371-1372, 
2:599-600 
mga eskriba nagtuturo: 1:707- 
708 
mga handog: 1:889-893 
mga hayop: 
malinis at marumi: 
289, 918, 2:943 
pangangalaga sa: 1:918 
mga hukom: 1:1025-1026 
mga kapistahan: 1:1431-1440, 
2:896-898 
mga karapatan sa pag-aari: 
1:296-297 
mga karapatan sa pagmamana: 
2:272-273 
mga nagpapautang at mga may 
utang: 2:1391 
panagot bilang kolateral: 
2:792-793 
mga naninirahang dayuhan: 
2:450-452 
mga punungkahoy 
ipinagsanggalang: 2:989 
mga rekord ng talaangkanan 
mahalaga sa: 2:1251 
mga sangkap sa sekso: 1:362- 
363 
mga sumpa: 2:1201 
Moises bilang tagapamagitan: 
2:417-418, 1235-1236 
naglaan ng pag-asa: 2:564-565 
pagbabasa ng: 2:834-835, 
1157-1158 
Bundok Ebal at Bundok 
Gerizim: 1:626-627, 818- 
819 
pagbabayad-sala: 2:570-571, 
842 
Araw ng Pagbabayad-Sala: 
2:572, 574 
pagbato: 2:576-577 
paghahasik ng binhi: 2:285 
paghampas, pamamalo bilang 
parusa: 2:592 
pag-ibig sa kapuwa: 1:1442 
pagkakaroon ng mga 
kinakasamang babae: 1:280- 
281 
pagkasaserdote: 2:1099-1103 
hindi hinalaw sa Ehipto: 
2:1105-1106 
paglapit sa Diyos: 2:672-673 
pagnanakaw: 1:1312, 2:241 
pagpapabanal ng lupain: 2:687- 
688 
pagpapakulo ng batang 
kambing sa gatas ng ina nito: 
1:802 
pagpapasinaya: 1:1417, 
2:1159-1160 


1:288- 


TORO 


binigyang-bisa sa 
pamamagitan ng dugo: 
2:1235-1236 
pagpapatutot: 2:879 
pagpaslang: 1:617, 622-623, 
2:265, 698-699 
pagreregla: 2:702-703 
pagtubos: 2:843 
pagtutuli: 2:733 
pakikiapid: 2:758 
pamilya: 2:784 
pamumusong: 2:786-787 
panimulang mga bagay: 
2:1084-1085 
pangangalunya: 1:998-999, 
2:817-818 
pangkalusugang mga pag-iingat: 
1:1448-1449, 2:160-161, 1061 
pangmadlang tagapagturo ng: 
2:836 
parusang kamatayan: 2:100, 642 
pinawi: 1:358; 2:754-755, 
1205 
mga Kristiyano wala sa ilalim 
ng: 2:1070 
natupad kay Kristo: 1:944; 
2:43, 571-572 
Sabbath: 2:1034-1038 
Sampung Salita saligan ng: 
2:1068-1069 
sistema ng mga bagay na 
nakasalig sa: 2:1176 
sumpa mula sa: 2:754-755 
taba: 2:1215-1216 
tsart ng mga bahagi ng: 2:52-58 
usapin sa batas: 2:1387-1388 
Tiro 2:531-532, 1329-1330 
(Tingnan din ang Fenicia) 
hari ng, katulad ni Satanas: 2:8 
relihiyon: 2:531-532 
Tyrian purple: 1:770; 2:1314 
winasak gaya ng inihula: 1:84- 
85, 2:531 
Titulo 
Abimelec: 1:25 
Ama: 1:105 
Dario: 1:559 
Jabin: 1:1117 
Kristo: 2:119-120 
mga titulong-pangalan ng 
Mesiyas: 1:692 
Nahas: 2:441 
Paraon: 2:855 
Picol: 2:911 
Rabbi: 1:707; 2:1001-1002 
Rabmag: 2:1002 
Rabsaris: 2:1002 
Rabsases: 2:1002-1003 
relihiyosong: 1:14 
Tartan: 2:1282 
Tirsata: 2:1330 
Tomas 2:1336 
tinawag si Jesus na “Diyos ko”: 
1:1202 
Topet 2:1337 
paglapastangan: 1:996-997 
Tore 2:1337-1338 
bantayan: 1:319 
mga moog ng lunsod: 2:152 
nakabukod na mga depensa: 
1:319; 2:152, 154 
Tore ng Antonia: 1:145; 2:535 
Tore ng Babel: 1:185, 1415; 
2:322-323, 479, 486 
Toro 2:1338-1339 
Apis: 1:655; 2:372 


TRADISYON 


hindi dapat busalan: 1:461 
nanunuwag: 2:842 
tungkod na pantaboy: 2:1359 
Tradisyon 2:1340-1341 
(Tingnan din ang JUDAISMO; 
PARISEO) 
korban: 2:106, 807 
pagkapoot sa mga kaaway: 
2:961 
Sabbath: 2:1036 
Translations 
(Tingnan ang BersiyoN, MGA) 
Tribo 2:1342-1343 
Arabia: 1:167-169 
Gresya: 1:847 
Israel: 
12 parin: 1:1105-1106 
lupaing mana: 1:744, 894- 
895, 2:272-273 
lipi: 2:215 
Trigo 1:741; 2:1344-1345 
ilustrasyon tungkol sa trigo at 
mga panirang-damo: 1:1062; 
2:839 
paggigiik: 2:589-590 
Trono 2:1345-1347 
ni Jehova: 1:294; 2:1131-1132 
ni Solomon: 1:380 
Trumpeta 2:1347-1348 
(Tingnan din ang Musika) 
Israel: 2:429 
Kapistahan ng Pagpapatunog 
ng Trumpeta: 1:1440 
Tsart 
(Tingnan din ang mga aklat ng 
Bibliya ayon sa pangalan) 
Alejandrong Dakila at mga hula 
sa Bibliya: 1:85 
alpabetong Griego: 1:858 
hayop bilang mga sagisag: 
1:920-921 
Israel: 
kalendaryo: 1:1358-1359 
linya ng mga mataas na 
saserdote: 2:344-346 
mga hukom at mga 
tagapagligtas: 1:1023 
mga kapistahan: 1:1431 
pastulan ng mga lunsod ng 
mga Levita: 2:866 
ipang Kautusan: 2:52-58 
Jesu-Kristo: 
buhay sa lupa: 1:1213 
mga hula tungkol kay: 2:385 
alaangkanan: 2:1257-1258 
kronolohiya: 
Baha hanggang tipang 
Abrahamiko: 2:136 
haba ng buhay ng mga 
patriyarka: 1:869 
mga hari at mga propeta ng 
Juda at ng Israel: 2:141-143 
Pag-alis hanggang sa mahati 
ang kaharian: 2:137 
paglalang kay Adan 
hanggang 2010: 2:135 
paglalang kay Adan 
hanggang sa Baha: 2:135 
pitumpung sanlinggo: 2:939 
talaang eponimo ng Asirya: 
2:126 
mga aklat ng Bibliya: 1:408- 
410 
Judiong kanon: 1:1401 
mga hula ni Isaias: 1:1097 


mga hula ni Jeremias: 1:1177 
mga pagkakatulad sa aklat ng 
Job: 1:1232 
mga simulain sa Filipos: 
1:776 
mga araw ng paglalang: 2:666 
mga Cesar ng Roma: 1:486 
mga panukat: 2:837 
mailalaman: 2:837 
mga panimbang: 2:838 
talaangkanan: 
Abraham: 1:34 
David: 1:567 
Herodes: 1:974 
Jesu-Kristo: 2:1257-1258 
Saul: 1:22 
terminong heograpiko: 2:775 
wikang Hebreo: 1:938-940 
Tsismis, Paninirang-Puri 
2:1348-1350 
(Tingnan din ang MAPANG- 
ABUSONG PANANALITA) 
paghahayag ng pagkakamali: 
2:640 
paninira nang talikuran: 2:838 
suliraning dulot ng: 2:72 
Tubig 2:1350-1352 
(Tingnan din ang Bukar; DA- 
GAT; ILOG) 
balon: 1:310; 2:954 
imbakang-tubig: 1:1072-1074; 
2:154 
kapasidad ng kamelyo: 1:1388- 
1389 
siklo ng: 2:1366 
suplay ng lunsod: 2:226 
Gibeon: 1:823 
erusalem: 1:828-830, 960, 
984, 1184-1185; 2:1327- 
1328 
Megido: 2:153-154 
tubig ng buhay: 1:450 
tubig ng Siloam sa panahon 
g Kapistahan ng mga Kubol: 
:1435-1436 


Tulong 2:1356 
(Tingnan din ang AsuLoY; 
BALO, BABAING) 
mga Kristiyano sa Judea: 1:775- 
776; 2:673-674 
sa Jerusalem pagkatapos ng 
Pentecostes: 1:1372-1373 
Tungkod, Pamalo, Baston 
2:1357-1359 
baston ng kumandante: 1:348- 
349 
setro: 2:1135-1136 


Tupa 2:1359-1361 
(Tingnan din ang PASTOL) 
kasunduan ni Jacob kay Laban: 
1:1120-1121 
kilala ang tinig ng pastol: 
2:864-865 
kulungan: 1:320 
mga ilustrasyon: 
mga tupa at mga kambing: 
1:1068-1069, 1085 
nawawalang tupa: 1:1065 
sungay ng barakong tupa: 
2:1206-1207 
Turo, Tagubilin 2:1362-1363 
(Tingnan din ang Guro, 
PAGTUTURO) 
espirituwal na pagtuturo sa 
bahay: 1:297 
paaralan: 2:511 


ks 


1458 


pangmadlang tagapagturo: 
2:835-836 

tagapagturo (tutor): 2:1234- 
1235 

Ulan 2:1364-1366 

Palestina: 1:896; 2:775, 1366 


Ulap 2:1366-1367 
haligi ng: 1:879 
Ulila 1:349 


Ulo 2:1368-1370 
pagkakalbo: 2:638-639 
pagpugot ng ulo: 2:700-701 
talukbong sa ulo: 

babae: 1:277; 2:663, 996, 
1262-1263 
uban: 2:1363 


Ulupong 
(Tingnan ang SERPIYENTE, AHAS) 
Unang Bunga, Mga 2:1371- 
1373 
Jesu-Kristo: 1:893, 1438, 2:623 
mga pinahirang Kristiyano: 
1:131, 893, 2:623, 897 
Unawa 2:1373-1376 
kahulugan ng termino: 1:1289- 
1290 
kaugnayan sa-- 
karunungan: 1:1456-1457 
kaunawaan (insight): 2:48 
kaunawaan (discernment): 
1:1290 
susi: 1:149, 151 
Ungguento at mga Pabango 
2:1377-1378 
aloe: 1:93 
balsamo: 1:310 
kalamo, kania: 1:1349 
kosmetik: 2:109 
mga lalagyan ng pabango: 
1:77, 299 
nardo: 2:453 


Upa, Kabayaran 2:1378-1379 
halaga ng salapi: 2:1050 

Ur 2:1381-1382 
arkeolohiya: 1:190; 2:322 
arkitektura: 1:200-201 


Uri (Genesis) 2:1382-1383 
arka ni Noe: 1:188 


Usapin sa Batas 2:1386-1389 
(Tingnan din ang HUKUMAN; 
KAUTUSAN; KRIMEN AT 
KAPARUSAHAN) 
akusasyon: 1:74-75 
dalawang saksi: 1:418 
kawalang-pagtatangi: 2:66, 633 
mata para sa mata: 2:632 
mga hukom may kalayaang 
magsiyasat: 2:59 
Pablo sa harap nina Felix, Festo, 
at Agripa: 1:489, 769, 771, 
978-979: 2:144 
pagditini sa akusado: 2:642 
paglilitis kay Jesus: 1:486-487, 
976, 1192, 2:914-915 
pagpatay ng tao: 1:1399-1400 
Utang, May Utang 2:1390-1392 
mga ilustrasyon: 
dalawang taong may utang: 
1:1062 
walang-awang alipin: 
1:1063-1064 
panagot: 2:792-793 
patubo, interes: 2:878, 882-883 
taon ng Sabbath: 2:1038 


Uzias 2:1394-1395 
mga natuklasan sa arkeolohiya: 
1:960; 2:1305 
Vellum 
(Tingnan ang PERGAMINO) 


Wika 2:158, 1397-1401 
Adan: 1:931, 938 
Aramaiko: 1:172-174 
Canaan: 1:478-479 
Ehipto: 1:653 
Elam: 1:667-668 
Griego: 1:341, 852, 855-859 
Hebreo: 1:930-940 
“Hiteo”: 1:199-200, 1001 
Jesu-Kristo: 1:173-174, 933-934 
Latin: 2:191 
pagsasalin: 2:755-756 
pag-unawa: 1:199-200 
Yugto ng Panahon, Mga 
(Tingnan din ang KRONOLOHIYA) 
araw: 1:177-180 
ikapitong araw ng paglalang: 
2:687 
“araw ni Jehova”: 
2:655 
Araw ng Paghuhukom: 1:180- 
182; 2:625-627 
araw ng Panginoon: 1:182 
bagong buwan (new moon): 
1:463-464 
banal na mga yugto ng panahon: 
1:1305 
buwan (month): 1:463-464, 
1358-1361, 1433-1434 
edad: 1:630, 632-633; 2:1175 
gabi: 1:781-782 
haba ng buhay: 1:869-870 
Jubileo: 1:1275-1276 
kaayaayang panahon: 1:1294- 
1295 
kalendaryo: 1:1358-1362 
kapanahunang apostoliko: 1:162 
mga huling araw: 1:1033-1035 
mga kapanahunan: 1:1410 
mga Sabbath: 2:1034-1038 
mga takdang panahon ng mga 
bansa: 2:1245-1249 
oras: 1:178; 2:503-504 
Paghahanda: 2:591-592 
pagkanaririto ni Kristo: 2:651- 
655 
pagtatapos ng Hebreong 
Kasulatan hanggang sa 
kapanganakan ni Jesus: 1:1419 
pagtilaok ng manok: 2:729 
panahon ng kawakasan: 2:794- 
795 
panahong walang takda: 2:793- 
794 
Paskuwa: 
paghahanda ng: 2:592, 863 
“sa pagitan ng dalawang 
gabi”: 1:178; 2:861-862 
salinlahi: 2:1052-1053, 1255- 
1256 
sanlinggo: 2:1086-1087 
taon: 1:576, 869-870, 1358- 
1361, 2:1273-1275 
Zacarias (Ama ni Juan 
na Tagapagbautismo) 2:1102- 
1103, 1406-1407 
Zebedeo 2:1412 
kinalakhan: 1:1265 
Zerubabel 2:1421 
ama ni: 2:1115 
Sesbazar: 2:1135 


1:182-184, 


Indise ng mga Kasulatan 


Sa ibaba, ang makakapal na numero ay tumutukoy sa tomo; ang maninipis na numero ay tumutukoy sa mga pahina. 


Genesis 

:1 1:433; 
2:176, 228, 665- 
666 

1:2 2:665-666 
:3 2:217, 666 
:4 1:177, 
2:666 

nG a PUNA: 
2:667-668 

:6 1:1354- 
1355, 2:666 

:8 2:666 

:11 2:1382- 
1383 

1:14 2:1269 

:16 2:666-667, 
1269 

:17 2:1269 

:20 2:667 

:24 1:860 

1:26 1:45-46, 
445; 2:185, 665, 
1250, 1271-1272 
:27 1:45-46; 
2:667 

:28 1:46; 
2:691, 870, 1250 
:31 2:5 

2:2 1:1305, 
2:668, 1037 

2:3 1:1305 

2:4 1:813, 1154 
2:5 2:804-805, 
1364 

2:7 1:444, 721- 
723, 1057, 1375- 
1376 

2:8 1:633, 
2:1271 

2:9 1:444-445, 
2:870 

2:10 1:634, 1056 
2:I1:1:915: 
2:935-936 

2:12 1:366, 915 
2:13 1:514-515, 
828 

2:14 1:986-987 
2:16 1:1157 
2:17 1:633-634, 
1157, 2:25, 870, 
1184 

2:19 2:811 
2:22 1:46, 461, 
2:1221 

2:23 1:461 

3:1 2:1107, 
1133-1134, 
1183-1184 

3:4 2:14 

3:5 2:14, 1107 
3:6 2:14 

3:7 2:14-15, 264 
3:8 2:14-15 
3:12 1:46; 
2:1183 

3:14 2:1110 
3:15 1:278-279, 
409, 423-427, 


1158, 1161- 
1162, 1210- 
1212, 1326- 
1327, 1331, 
1334, 2:621, 
735, 1046, 1323, 
1368 

3:16 1:218-219, 
2:91-92 

3:17 2:1320 
3:22 1:1288 
3:24 1:634-635, 
903-904 

4:1 1:467, 753- 
754 

4:3 1:467-468 
4:4 1:16, 163 
:5 1:16, 468 
:7 1:468 

:617 
:468 
:109 
:468 

722 
:468 
:168 
:168 
:754 
:696, 
1044, 2:786 
5:1 1:813, 
2:721 

5:2 2:667 

5:24 1:695 
5:29 2:168 

6:2 1:127-129, 
849-850, 2:463 
6:3 2:485 

6:4 1:127-129, 
849-850, 2:462- 
463 

6:5 2:872 

6:6 2:718, 994 
6:9 2:8, 484- 
485, 969 

6:14 1:188, 436, 
2:981 

6:16 1:187-188 
6:17 1:576-577 
6:18 2:1323 
6:19 1:575-576 
6:20 1:188, 
1040-1041, 
2:1383 

7:2 1:917, 
2:634 

7:3 1:575-576, 
1040-1041 

7:8 1:917 

7:11 1:456, 576- 
577: 2:176 
7:19 1:577 
7:22 1:1375- 
1376 

8:2 2:176 

8:3 1:576 

8:4 1:174-175, 
188-189 

8:7 2:1392 
8:13 1:576 


IS 


HANNANANAA 


1:456, 576 
1:917 


2:1250 

9:4 1:618, 1376 
9:6 1:616-617 
9:13 1:294, 
2:1324 

9:21 1:1353, 
2:486 

9:22 1:472, 
2:486 

9:24 1:472, 882, 
2:486 

9:25 1:472, 882, 
1001-1002, 
2:1203 

9:26 1:882, 
1001-1002, 
2:1123 

9:27 1:1128- 
1129 

0:5 2:1398 
0:7 1:916 

0:8 2:479 

0:9 1:917, 
2:479 

0:10 2:479 
0:11 1:230- 
231, 469, 2:479 
0:20 2:1398 
0:21 1:629, 
928-929, 1128, 
2:1123 

0:22 1:607- 
608, 667-668 
0:25 2:136, 894 
0:29 1:916 
0:31 2:1398 
0:32 1:329 
1:1 1:931, 
2:1397-1399 
1:3 1:185 

1:4 1:189-190, 
286, 606, 1045, 
1415; 2:321- 
322 

1:6 1:1415 
1:7 1:189 

1:9 1:411, 577- 
578; 2:810-811, 
1398-1400 
1:31 1:32 

2:1 2:1324 
2:2 2:815 

2:8 1:391-392 
3:10 1:391- 
392, 601 

4:7 1:925-926 
4:10 1:196, 436 
4:13 1:101, 
39, 928-929 
4:14 1:551 
4:18 2:1099 
5:2 1:678; 
2:521 

5:3 1:678 

5:6 1:1083- 
084 


5:13 2:137, 
553-554 

5:16 1:116- 
117, 475-476, 
738, 2:1256 
5:18 1:651, 
734: 2:1146 
6:7 1:381 
6:12 1:1102- 
1103 
7:1 2:253-254 
7:5 1:33-34, 
317 
7:10 2:1324- 
1325 
7:17 2:727 
8:8 2:643 
8:12 2:727, 
1094 
8:19 1:1288 
8:21 2:870 
9:11 2:633 
9:24 1:196 
9:29 1:196 
9:33 1:1353 
9:38 1:111 
20:2 2:1108 
20:7 2:972 
20:14 2:1095 
20:16 2:1095 
21:6 2:727 
21:8 2:137 
21:9 1:876, 
1088, 2:137, 
553 

21:14 1:1101 
21:15 1:876, 
1101-1102 
21:19 1:368 
22:2 1:33, 
2:423-424 
22:4 2:423-424 
22:12 1:1288, 
2:870 


22:17 1:423- 
427: 2:924-925 
22:18 2:1237 
23:9 2:675 
23:17 2:238 
24:2 2:965 

24:3 1:473 
24:65 2:526, 
995, 1263 

25:1 2:1255 
25:6 2:85-86 
25:18 1:915- 
916, 1103 

25:23 2:873 
25:26 2:1046 
25:27 1:1118 
25:33 1:703 
26:33 1:368-369 
27:10 1:1119 
27:19 1:1119 
27:34 2:714, 873 
27:39 1:635 
27:40 1:638 
28:12 1:876-877 
28:19 1:529-530 
29:23 2:526 


1459 


29:25 2:195- 
196, 526 

29:31 2:196 
30:3 1:1413 
30:14 2:278 
30:24 1:1247 
31:10 1:1120- 
1121 

31:19 1:192, 
2:1007-1008, 
1297-1298 
31:23 1:1121, 
2:1297-1298 
31:46 1:790 
32:2 2:248 
32:25 1:1121- 
1122 

32:28 1:1104, 
2:916 

32:29 1:140 
33:19 1:1122 
33:20 1:605-606 
34:2 1:529-530 
35:6 1:529-530 
35:7 1:670 
35:8 1:572 
36:31 1:637 
37:3 1:1247 
37:9 1:1247 
37:10 1:1247 
37:22 2:611 
37:25 1:1103 
37:28 2:392 
37:29 2:611 
37:30 2:611 
37:31 2:611 
38:9 2:497 
39:10 1:1248 
40:15 1:928, 
1249 

41:14 1:307, 450 
41:43 1:250 
42:25 2:1208 
43:32 1:660 
44:5 1:1250 
44:15 2:1267 
45:8 1:661 
46:4 1:1384, 
2:968 

46:26 1:377-378 
46:34 1:660, 
1251 

47:21 1:1251 
47:29 2:965 
48:14 1:1385, 
2:965 

48:22 1:117, 1123 
49:1 1:1033 
49:3 2:1028- 
1029 

49:4 2:1028- 
1029 

49:7 2:272-273, 
1154 

49:8 1:1278- 
1280 

49:9 1:1279 
49:10 1:348- 
349, 1281; 
2:1140-1141 


49:11 1:292 
49:13 2:1413 
49:14 1:235, 
1091-1092 
49:15 1:307- 
308, 1091-1092 
49:16 1:550 
49:17 1:550; 
2:1046, 1371 
49:19 1:783 
49:20 1:223 
49:21 2:471 
49:22 1:1252 
49:23 1:1252 
49:24 1:1252 
49:25 1:1252 
49:26 1:1252 
49:27 1:378- 
379; 2:312 
50:3 2:585 


Exodo 

:7 2:556 

:8 1:661 

:T1 1:661, 
2:559 

:14 1:185 

:15 2:98, 5506- 
557 

:16 1:1412; 
2:556-557 

:17 2:5506-557, 
874 

:22 2:557 
2:3 1:90-91 
2:10 2:521 

:16 1:1222 


pà pod pool ji pi pad DN) pb pad 


105, 2:557- 
558, 816-817 
4:23 1:1104- 
105 

4:24 2:1425- 
426 

4:25 2:1425- 
426 

4:26 2:1425- 
426 

5:2 1:654, 1153, 
2:558 

5:7 1:535 
6:3 1:1153- 
154, 1417, 
2:253-254 
6:7 1:1417 
6:20 1:1236- 
237 

7:1 1:9, 2:415- 
416 

7:15 1:755, 
2:371, 478 


7:19 1:1394, 
2:478 

7:20 1:609 
7:21 1:609 
8:6 1:609 
8:19 1:408 
8:26 1:655, 
1452 

9:6 1:609 

9:9 1:455 
9:10 1:609 
9:16 1:1299 
9:23 1:609 
10:14 1:609 
10:22 1:609 
12:2 2:481 
12:6 1:178, 
2:861-862 
12:8 2:306 
12:12 1:609- 
610; 2:862 
12:16 1:1432- 
1433; 2:98 
12:29 1:609- 
610; 2:862 
12:30 2:816 
12:35 2:986 
12:36 -2:558 
12:37 2:555- 
560, 999-1000 
12:38 1:1391; 
2:558 

12:40 1:32; 
2:136-137, 554 
12:41 1:32; 
2:122, 136-137, 
554, 1324 
12:46 1:462 
13:18 1:1391; 
2:558-560 
13:21 1:879; 
2:558 

14:2 2:560 
14:24 2:561 
15:8 2:561 
15:21 2:431 
15:25 2:306 
16:18 2:291 
16:26 1:993-994 
16:31 2:291 
17:14 1:73, 812- 
813 

18:16 2:418-419 
18:25 1:1025 
18:26 1:1025 
19:4 1:53-54 
19:5 2:1325 
19:6 2:206-207, 
1099, 1103-1104 
19:22 2:672, 
1099 

20:2 2:1068 
20:3 2:1068 
20:4 1:1043; 
2:1068-1069 
20:5 1:1043 
20:7 2:1069 
20:8 2:1069 
20:10 2:1069 
20:12 2:1069 


m NNN N 


EXODO 20:17 


20:17 2:59, 784, 
1069-1070 
20:26 1:97 
21:6 2:1245 
21:15 1:124, 
2:839 

21:20 1:89, 
2:592 

21:21 1:89; 
2:592 

21:22 1:31, 1312 
21:23 1:31 
21:24 2:632 
22:2 2:699 
22:3 1:1312; 
2:699 

22:5 1:1313 
22:12 1:1313; 
2:610 
22:13 
22:20 
22:25 


2:610 
2:570 
2:882-883 
22:26 2:1391 
22:27 2:1391 
23:2 2:633 

23:3 2:633 
23:8 2:633 
23:11 1:56 
23:19 1:802; 
2:1372 

23:20 2:394 
24:7 2:417 
24:8 2:417, 
1236 

25:12 1:1309 
25:18 2:82 
26:1 2:82 
26:15 2:1218 
26:23 2:1218 
27:4 1:96 
27:20 1:92 
28:15 2:893 
28:21 2:893 
28:30 2:342, 
1384-1385 
28:31 2:341 
28:36 2:488 
28:38 2:488 
28:39 2:340-341 
28:41 2:994 
29:6 2:107 
29:10 1:1385, 
2:966 

29:15 2:966 
30:33 2:921 
31:17 2:1034- 
1035 

31:18 1:1105 
32:4 1:240, 865; 
2:372 
32:5 1:865 
32:11 2:418 
32:12 2:418 
32:14 2:418 
32:20 1:865 
32:32 1:74, 449 
32:33 1:449 
33:7 1:1257; 
2:1336 
33:11 1:1257 
33:23 2:417 
34:5 2:813-814 
34:14 2:302 
34:15 1:287-288 
34:24 1:1432 
34:26 1:802 
34:28 1:1105 


35:22 1:95 
38:5 1:96 
39:29 2:340-341 
39:30 2:488 
40:15 2:1325 


Levitico 
2:13 1:2206, 
2:1323 
3:16 2:1215 
3:17 2:1215- 
1216 
4:11 
4:12 
4:13 
4:15 
4:22 2:93 
4:23 2:93 
5:1 1:74: 
2:1387 
5:16 1:1306 
6:10 2:1216 
6:30 1:623, 891 
7:15 1:177-178 
7:23 2:1215 
8:8 2:342 
8:14 1:1385, 
2:724-725 
8:15 2:724-725 
8:23 1:526, 996, 
2:1244 
8:27 2:725; 907 
8:28 2:725 
8:31 2:725 
8:33 2:994 
9:9 1:617 
9:24 1:163 
0:1 1:1346 
0:9 1:25 
1:5 2:150 
1:6 1:562-563, 
1449, 2:149- 
150 
1:7 1:1449 
1:10 1100 
1:13 1041 
11:19 38-39 
11:32 1448- 
1449 
1:34 1:1448- 
1449 
1:47 1:1041 
2:2 2:264 
12:3 2:733 
2:4 2:264 
2:5 2:264 
3:13 2:84 
14:8 2:776 
15:16 2:263-264 
5:18 2:263-264 


:623 
:623 
:89 
:966 


N NN H a i 


1: 
1: 
1: 
1: 


6:2 2:1367 
16:5 1:265-266; 
2:574 

16:8 1:265-266 
6:10 1:265-266 
6:13 2:572 
6:14 2:572 
16:15 2:572, 
574 

16:22 1:265 
6:27 1:623 
6:29 1:1305 
16:31 2:572 
17:3 2:160 
17:4 2:160 

7:5 2:160 

7:7 1:1015- 
1016 


17:11 1:616- 
618, 1376 

7:12 1:618 
17:14 1:1376 
8:23 1:387 
8:24 1:387 
19:9 2:599 
19:15 2:65-66, 
633 

9:19 2:285, 
1286 

19:20 2:758 
9:27 1:306, 451 
19:28 2:317, 
600, 1284 

9:30 2:1162 
20:18 2:703 
20:24 2:985 
20:25 1:1041, 
2:29 

21:5 2:600 

23:3 2:98 
23:10 1:1438 
23:11 1:893, 
1438 
23:17 
23:18 
23:24 
23:27 
23:32 
23:39 
23:40 
1435 
23:42 1:1434 
23:43 1:1435 
24:2 2:174 
24:19 1:625 
24:20 1:625; 
2:632 

25:4 1:56 
25:10 2:1391 
25:15 2:273 
25:23 1:466-467 
25:24 1:466-467 
26:2 2:1162 
26:6 1:1428 
27:19 2:273 
27:20 2:687-688 
27:21 2:687-688 


Bilang 
2:2 1:1392 
3:3 2:994 
3:13 2:1099 
3:28 2:96-97, 
1256 
3:39 2:557 
3:43 2:557 
4:3 1:632 
4:14 1:1015 
4:30 1:632 
4:47 1:632 
5:17 2:1351 
5:21 1:999 
8:24 1:632 
8:25 1:632 
8:26 1:632, 
2:703-704 
9:11 2:306 
10:10 1:1433- 
1434 
10:31 1:1004, 
2:1367 
10:33 1:1393 
11:5 2:979-980 
11:7 1:366 
11:28 1:1257 
11:29 2:418 


:896 
:896-897 
:1440 
:1305 
:1305 
:1434 
:1434- 


KA pi p p ai D 


pi pei pei p D pe pel pet 


1:31 2:981 
1:32 2:86, 981- 
982 

2:1 1:515-517; 
2:406-407, 1426 
22 ELT 
2:406-407 

2:3 1:1291; 
2:416, 419 

2:8 2:420-421, 
1235-1236 

2:10 1:11 

2:11 1:11 

3:26 1:1317 
3:27 1:740 
3:33 1:989, 
2:463 

4:40 1:1007 
4:45 1:1007- 
1008 
5:30 
5:38 
5:39 
5:40 
6:12 
ó: 
8: 


:787 
:548 
:548 
:548 
326-27 
326-27 
12 2:1372 
8:19 2:1323 
20:1 1:1317 
20:17 1:518 
21:9 2:256 
21:14 1:73 
21:18 1:366 
21:22 1:518 
21:27 1:981 
22:3 2:557 
22:18 1:301-302 
22:41 1:312 
24:6 1:93-94 
24:7 1:52 
24:14 1:1033 
24:17 1:149, 
1033, 2:412 
24:20 1:106 
24:24 1:629, 
929, 2:95 
24:25 1:302 
25:3 1:269-270 
25:4 1:273 
25:9 1:273, 
2:758 
26:56 
26:59 
1237 
27:20 
1258 
27:21 
1258 
28:27 2:896-897 
29:1 1:1440 
29:7 2:572 
2:999-1000 
3 1:609-610 
33:54 1:894-895 
35:4 2:866 
35:5 2:866 
35:19 2:1228 
35:24 1:1399- 
1400 
35:25 
1400 
35:33 1:617 


Deuteronomio 
1:5 1:582; 
2:410 
2:19 1:111 
2:21 1:111-112 


13 


NN hi hi hi hi aà 


1:894-895 
1:1236- 


1:1257- 


1:1257- 


1:1399- 


2:23 
2:27 
3:27 


1:481-482 
1:518 
2:51 

3:28 2:51 
4:39 2:992 
5:7 1:454 

5:9 1:454 

6:8 2:825-826 
6:11 1:56, 
2:492-493 

7:1 1:1000 
7:15 1:658 
8:7 1:452, 740- 
742 

8:8 1:740-742 
0:6 1:374-375 
0:16 2:734 
1:18 2:825-826 
1:29 1:818-819 
2:16 1:616-617 
2:17 1:1052 
2:23 1:1376 
4:1 2:600 

:7 1:562-563, 
:149-150 

:18 1:38-39 
:19 1:1041 
:21 1:618, 802 
:22 1:1432 
:23 1:1432 
5:1 2:1037 
5:2 2:1038, 
391 

5:3 2:1038, 
391 

:6 1:1276 
:9 2:1391 
:11 1:620 
:12 2:1038 
:3 1:1437 
:18 1:1026 
:19 2:633 

:7 2:1388 
:18 2:384 
:14 1:895; 
:424-425 
9:21 2:111- 
112, 632 

20:10 1:593 
20:11 1:593 
20:13 1:593 
21:4 1:622-623 
21:13 1:549 
21:20 1:124 
21:21 1:124 
22:5 1:547 
22:6 1:584 
22:7 1:584 
22:10 1:235 
22:11 2:1286 
22:15 1:1026; 
2:527 

22:17 2:527 
22:18 2:592, 
758 

22:19 2:758 
22:24 1:1026 
23:1 1:363 
23:2 1:135 
23:3 1:114-115 
23:14 1:523 
23:18 1:236; 
2:879 

23:20 2:883, 
1391 

24:1 1:587-588, 
2:528 


ReRERERENRE 


ONG aa Um UU 


N 


1460 


24:4 1:588; 
2:528 
24:6 1:834 
24:10 2:792-793 
24:11 2:792-793 
24:13 1:547 
24:16 2:113 
24:17 1:547 
24:19 2:599 
25:3 2:592 
25:4 1:461, 584 
25:5 2:547 
25:6 2:547 
25:7 1:1026 
25:9 2:548 
25:10 2:548 
25:11 1:363; 
2:111-112 
25:12 1:363; 
2:111-112 
25:13 2:1208 
26:5 1:171 
27:17 2:424-425 
28:12 2:180 
28:23 1:1350, 
1355 
29:1 2:1325 
29:4 2:992 
30:6 2:734 
31:20 2:1216 
31:21 2:872 
32:2 2:1365 
32:3 2:813-814 
32:8 1:894 
32:10 2:337 
32:11 1:53-54, 
2:980 

32:14 1:345, 
2:1216 

32:33 2:96 
32:35 1:1294, 
2:596 

32:39 2:689 
33:8 2:319-320, 
1385 
33:16 
33:17 
33:21 


NENNEN 


2:778 
2:275 
2:1227 
33:23 2:470-471 
33:24 2:510 
34:1 1:551 
34:10 2:420- 
421, 425 


Josue 

1:8 2:578 

2:1 2:645, 881 
3:4 1:1391-1392 
3:15 1:1246 
3:16 1:47 

5:1 1:118 

5:9 2:809 
5:14 2:964 
6:26 1:987 
7:12 1:312-313 
7:24 1:41 

0:2 1:571 
0:13 1:73, 
1418 

1:6 1:803 
1:19 1:824 
1:20 1:477 
1:21 2:1130 
2:14 1:1008 
3:3 2:1146 
3:5 1:808 
5:17 1:571 
5:63 1:1186 


18:2 1:895 
18:3 1:895 
19:1 2:445 
20:4 1:1399- 
1400 

20:6 1:1399- 
1400 

21:3 2:445 
21:43 1:475 
21:44 1:475 
21:45 1:475 
24:2 1:464, 
1045 

24:14 1:464, 
655 


Hukom 
1:4 1:404 
1:5 1:404 
1:8 1:1186 
1:13 1:571 
1:17 1:1008 
1:21 1:1186 
1:25 2:231 
1:26 2:231 
2:13 1:238 
2:21 1:477 
2:22 1:477 
4:11 1:1004, 
1223 
5:20 1:435 
5:23 2:380 
7:1 1:912-913 
7:5 1:237, 
2:1352 
7:6 1:827, 
2:1352 
7:13 2:1116 
7:19 1:781 
7:20 2:1206 
7:22 1:17-18 
7:24 1:389 
8:7 2:593 
8:16 2:593 
8:26 1:700, 828, 
990 
8:27 1:700, 828 
9:5 2:502 
9:15 1:1388 
9:27 1:272 
0:6 1:238 
:1 1:136, 
169 
:3 1:1169- 
170 
:9 1:1170 
:24 1:112, 
170: 2:78 
:31 1:1171 
:34 1:1171 
:39 1:1171- 
172 
:40 1:1172 
2:4 1:1172 
3:5 2:458, 873 
4:8 1:439 
6:1 2:645, 
072 
6:3 1:806, 
2:924, 1072 
6:5 1:575 
6:20 2:1072 
6:28 2:1072- 
1073 
6:29 1:202 
7:6 1:1329- 
1330 


18:30 1:1242; 
2:277 

18:31 1:1242 
20:1 1:368 
21:25 1:1329- 
1330 


Ruth 

3:9 2:1032 
3:10 2:1032 
4:1 1:1026 
4:20 2:1256 
4:21 2:1256 
4:22 2:1256 


1 Samuel 
2:10 2:1076 
2:31 1:21 
2:35 2:1076 
3:3 2:1073 
3:13 1:673 
3:14 1:673 
5:4 1:522 
6:19 1:1310- 
1311 
7:4 1:238 
8:5 1:1330 
8:7 1:1330 
9:9 2:1222 
2:10 1:238 
2:11 1:365-366 
13:5 2:392 
3:17 1:378 
4:4 2:39 
4:5 2:39 
15:7 1:915-916 
5:12 1:484 
15:29 2:718-719 
6:14 2:1113 
17:2 1:667 
17:40 2:1208 
7:45 1:1164 
17:49 2:1208 
7:55 2:1078 
18:7 2:43 
8:10 2:1113 
19:13 2:1298 
9:20 2:1113- 
1114 
9:24 2:973-974 
21:7 1:614 
21:13 1:307 
22:18 1:700 
23:6 1:20, 699 
25:29 1:450 
25:37 2:434 
26:5 1:1393 
26:20 2:899 
28:12 1:711-712 
28:14 2:287 
30:24 1:387 
30:29 2:80 
31:10 1:401 
31:12 1:401 


2 Samuel 

1:10 2:985 
1:17 2:431 
1:18 1:73 
2:10 1:1098- 
1099 

3:29 1:1227 
5:5 1:1098-1099 
5:6 2:916 

5:8 1:570, 829, 
1186, 2:916 
5:9 1:570 
5:24 1:289-290 


1461 


6:7 2:1393-1394 
6:23 2:376, 391 
7:14 2:594, 
1358 

7:16 2:1326 
8:2 1:1033, 
2:412 

8:3 1:871 

8:4 1:872 

8:13 1:638 
8:17 1:20 

1:24 1:1227- 
1228 
2:10 
2:11 
2:27 
2:28 
2:30 
2:422 
2:31 1:113 
3:20 1:36 
3:28 1:115 
5:7 1:37 

5:17 1:398 
5:18 2:81 
5:23 1:398 
6:22 1:280, 
906 

7:23 1:66 
8:18 1:38 
9:24 1:306-307 
20:8 1:206 
20:19 1:17 
21:4 1:825 
21:6 1:825 
21:8 2:376, 391 
21:9 2:577 
21:10 2:577, 
675, 1020 
21:17 2:170 
21:19 1:842 
22:8 2:181 
22:10 2:181 
22:36 1:1406- 
1407 

23:8 1:1255 
24:1 2:694-695 
24:9 2:695 
24:13 2:696 
24:24 1:175 


1 Hari 
2:7 1:1346 
2:10 2:677 
2:17 1:49, 906, 
2:1189-1190 
2:22 1:27, 49, 
906 
2:26 1:21 
3:16 2:879 
4:4 1:21, 
2:1409 
4:7 2:88 
4:25 1:749 
4:34 1:749 
6:1 2:137 
6:27 2:82 
7:2 1:298-299 
7:3 1:298-299 
7:4 1:299 
7:6 1:380 
7:7 1:380 
7:15 1:1440 
7:16 1:1440- 
1441 
7:21 1:437 
7:23 1:428-429 


1:36, 115 
1:568-569 
1:1227 
1:1227 
1:113, 


7:26 1:429 
7:38 1:1015 
8:27 2:176-177 
8:65 2:1146 
9:3 2:1191 
9:13 1:466-467, 
1424 

9:15 1:201, 9206, 
2:153 

9:26 2:1281 
9:28 2:499 
0:11 1:87 
0:12 1:87 

1:4 2:1194 
1:13 1:947 
1:40 1:1181 
2:11 2:594 
2:14 2:594 
2:28 1:240 

3:1 2:354 
3:2 1:394, 
2:354, 873 
4:25 1:662- 
663, 952 

5:14 1:215, 
2:354 

5:16 1:216 
6:31 1:58, 270- 
271, 732 

6:34 1:987 
7:1 1:271 
8:19 1:949-950 
8:21 2:917 
8:26 2:708 
8:28 2:600 
8:46 1:548 
9:3 1:675-676 
9:4 2:1015- 
1016 

9:5 2:1015- 
1016 

9:6 2:680 
9:8 1:676, 950 
9:11 1:6706 
9:12 1:676 
9:15 1:17-18, 
2:921 

9:16 1:17-18, 
1165, 2:921 
9:19 1:17-18, 
682, 2:524 
9:21 1:682 
20:24 1:375 
20:31 2:964 
20:34 1:59, 375- 
376 

20:40 1:1059 
21:19 1:59-60 
21:21 1:246 
22:22 2:27 
22:23 2:27 
22:31 1:376 
22:34 1:209 
22:38 1:59-60 
22:39 1:59 
22:48 2:1281 
22:49 1:63 


2 Hari 

1:2 1:63, 274 
2:1 1:833 
2:3 2:975 
2:9 1:676 
2:11 1:676; 
2:181 

2:23 2:638 
2:24 2:638 


3:5 1:195 

3:11 2:965 
3:22 2:381 

3:27 2:381 
4:29 1:548 
4:38 2:975 
4:40 2:1380 
5:1 2:432 

5:12 1:13 

5:17 1:684 
5:18 1:684, 
2:433 

5:23 2:1208 
6:13 1:950 
6:17 1:615 
6:18 1:615, 685, 
2:633 

6:19 2:633 
6:20 2:633 
6:25 1:624, 
2:1050 

8:10 1:923-924 
8:15 2:1058- 
1059 

9:1 1:548 

9:27 1:63 

9:31 2:1424 
0:12 1:299 
1:16 2:928 
2:10 2:1209 
3:5 1:3706 
3:21 1:462 
4:9 2:1119- 
1120 
4:13 2:926-927 
4:28 1:1182 
6:9 1:1093, 
2:614 
6:17 1:62 
6:18 1:62 
7:1 1:1009 
7:24 1:232, 
1110-1111 
7:28 1:394 
8:5 1:982 
8:6 1:982 
8:13 1:232, 
952 

8:17 1:957, 
2:855 
8:28 
9:24 
9:28 
9:37 
20:11 
20:12 


1:957 
2:478 
2:823 
1:199 
1:177 
2:379-380 
20:13 1:985 
20:20 1:194, 
984, 1188 
21:13 2:836 
22:8 1:991 
22:20 1:1033 
23:5 2:1187- 
1188 

23:8 1:368 
23:10 2:1337 
23:15 1:394, 
2:354, 873 
23:16 1:394; 
2:354, 873 
23:20 2:354 
23:29 1:233, 
2:401-462 
24:1 1:1139; 
2:437 
24:10 1:1140 


24:11 2:437-438 
24:12 2:437-438 
24:13 1:1140- 
1141 
24:17 2:437-438 
25:8 1:12, 
2:461 
1 Cronica 
2:54 1:246-247 
3:19 2:1260- 
1261 
5:9 1:734 
5:10 1:877 
5:26 2:1304- 
1305 
6:28 1:1234 
8:33 1:268 
8:34 1:268 
11:11 1:1255 
12:27 1:12 
12:33 2:993 
13:5 2:1146 
14:15 1:289-290 
15:21 1:83 
16:31 1:1331 
18:4 1:872 
18:12 1:638 
20:2 1:113, 
2:107, 422 
20:5 1:842 
21:1 2:694-695 
21:2 1:368 
21:5 2:695 
21:6 2:695 
21:12 2:696 
21:23 2:707 
21:25 1:175 
22:2 1:1187 
22:8 2:1188- 
1189 
25:7 2:428-429 
27:1 1:1020 
27:7 1:217 
28:9 2:993 
29:23 1:1330 
29:29 2:1222 


2 Cronica 

2:8 1:87 

4:5 1:429 

8:2 1:467 
8:18 2:499 
9:21 1:762 
0:11 2:825 
1:15 1:1015- 
1016 

1:18 1:24 
2:2 1:662-663 
3:5 2:1323 
4:3 1:215 
5:17 1:215, 
2:354 

5:19 1:216 
6:1 1:216 
6:14 2:586, 
677 
9:4 1:368 
20:36 1:762; 
2:1281 
21:2 1:264 
21:12 1:676 
22:7 1:63-64 
22:9 1:63 
23:15 2:928 
24:6 2:579 
24:21 1:340 


24:22 1:340, 
2:1405 

24:25 2:1405 
25:23 25926-927 
26:17 1:264 
27:5 1:113 
28:1 1:61 
29:10 1:983 
29:27 2:429 
30:5 1:368 
30:11 1:983 
32:21 2:1127- 
1128 

32:25 1:985 
32:30 1:194, 
830, 984, 1188 
33:11 1:233, 
702 

34:14 1:991 
34:28 1:1033 
35:3 1:1311 
36:6 1:1139- 
1140 

36:10 2:326 
36:21 1:496- 
497: 2:139-140, 
1038 

36:22 1:496 
36:23 1:190, 
496 


Ezra 

1:1 1:496, 766, 
2:134 

1:2 1:496 

1:5 2:332 

1:7 1:497, 
2:439 

2:1 2:454 
2:64 2:469 
3:1 1:496-497, 
2:134, 140 

4:7 1:213 
4:10 1:222-223, 
233 

4:23 2:906 
4:24 1:561; 
2:906 

5:13 1:561 
6:2 1:497, 629- 
630 

6:3 2:905 
6:14 1:213 
6:15 1:561; 
2:140 

7:1 2:1253-1254 
7:6 1:213, 
2:617 

7:7 23332 
7:10 1:762 
10:8 2:570 


Nehemias 

1:1 2:467, 937 
1:3 2:454 

2:1 2:467, 937 
2:8 2:28 

2:13 1:453, 
2:927-928 
2:14 2:928 
3:1 2:926 

3:6 2:926 
3:11 2:680 
3:15 2:1328 
3:31 2:929 
7:2 2:28 

7:6 2:454 


JOB 38:31 


7:66 2:469 

8:7 2:1373 

8:8 1:173, 933, 
2:1373 

8:10 2:1216 
8:15 1:1435 
1:30 1:368 
2:22 1:561- 
562; 2:909 
2:31 2:927-928 
2:37 1:570 
2:38 2:680 
2:39 2:926 
3:6 2:467 
3:25 2:4606-467 
3:31 2:467 


Esther 

:1 1:516, 728, 
1078 

:2 1:191, 2:28 
:3 1:729 

:4 1:729 

:5 1:729 

:10 1:13 

:18 1:115 
1:883 

:2 2:311 

:5 2:964 

:7 2:829 

:13 1:763 
1:730 

:2 1:730 
2:330-331 
:9 1:516 


Job 
1:1 2:34-35, 
62-63 
1:4 1:1292 
1:6 2:671 
1:8 1:1230, 2:8 
1:9 2:1107 
1:11 2:1184- 
1185 
2:1 2:671 
2:4 2:1184-1185 
2:6 2:1107 
3:19 1:1357 
9:9 2:83 
9:20 2:63 
12:11 1:406 
14:17 2:1209 
18:6 2:171 
19:20 1:306; 
2:474 
20:17 2:293 
21:24 2:1390 
24:2 2:425 
30:4 2:1016 
31:11 1:1023 
31:27 2:963 
31:28 1:1023 
31:35 2:160 
33:24 1:679 
33:25 1:679 
34:3 1:406 
34:7 2:847 
37:18 1:1350, 
1354: 2:176 
38:6 1:353-354 
38:13 2:219 
38:14 2:230 
38:15 2:219 
38:30 2:1402 
38:31 2:83, 
87-88 


Go Oo UI WT Wa Wa w w Wu No 


JOB 38:32 


38:32 1:223- 
224, 2:363 
38:33 1:433-434 
38:37 2:180 
39:5 1:236 
39:13 1:248- 
249, 2:1145 
39:14 1:249 
39:16 1:249 
39:29 1:54 
40:7 2:968 
40:15 1:369-370 
40:18 1:461 
Awit 
2:3 2:801 
2:4 2:728-729 
2:7 1:129-130, 
133 
5:9 2:207-208 
8:4 1:134 
8:5 1:134, 602- 
603 
8:6 1:134 
9:16 1:989 
1:3 2:987-988 
12:2 2:993 
4:1 2:289, 
1374 
15:4 2:36 
6:6 2:935 
6:7 1:352 
16:10 2:627, 
650-651 
17:8 1:308, 
2:337 
8:35 1: 
1407 
9:7 1:936-937 
19:13 1:1411 
22:12 1:345 
23:1 1:936 
24:1 1:936 
26:2 1:352 
27:14 2:162 
31:5 1:723; 
2:42 
32:4 1:450 
32:9 2:1013 
34:20 1:428, 
462 
36:6 1:459 
37:25 2:600 
38:18 1:1300 
41:3 2:689 
41:9 2:874-875, 
967, 1046 
45:1 2:1222- 
223 
45:7 2:175, 921 
45:9 2:1017 
45:13 2:1017 
45:16 2:210-211 
49:7 2:570 
51:5 1:1160- 
1161 
55:12 1:66, 
2:874-875 
55:13 2:874- 
875 
56:8 
58:4 
58:5 
59:5 
59:8 
60:0 
65:2 


406- 


2:1174 
2:96, 824 
2:96, 824 
2:1341 
2:728-729 
1:638 
2:796-797 


66:12 2:1369 
68:15 1:458 
68:16 1:458 
69:21 2:444 
72:7 2:1195 
72:8 1:519, 
2:1195 
74:13 2:204 
74:14 2:204 
78:12 2:1426- 
1427 
78:24 2:291 
78:25 2:291 
78:43 2:1426- 
1427 

80:1 1:1253 
81:6 1:347 

82:1 1:133, 603 
82:5 2:987-988 
82:6 1:133, 603 
83:10 1:693 
84:3 2:172 
86:11 2:993 
89:6 1:602 
89:27 2:817 
90:4 1:179-180 
90:10 1:870 
91:14 2:813- 
814 

95:8 2:320 
97:7 2:822 
98:8 1:459 
02:6 2:894- 
895 

102:25 2:180 
02:26 2:180 
103:3 2:689 
03:5 1:55 
104:2 2:181 
04:4 1:715 
104:24 2:668 
04:29 1:1380 
105:40 2:291 
109:8 1:1012- 
1013; 2:874- 
875 

09:10 2:986 
10:2 1:1293, 
2:1357 

110:4 2:369- 
371, 1326 
118:22 1:353- 
354 

119:83 2:1174, 
1390 

121:1 1:458-459 
21:6 1:465 
126:5 2:285 
128:3 1:543, 
2:493 

29:6 1:296 
31:2 2:565-566 
132:17 1:1331 
33:3 1:8806, 
969 

35:15 1:937 
135:16 1:937 
35:17 1:937 
135:18 1:937 
37:2 1:83 
139:16 2:338 
141:2 1:1081 
144:15 1:1072 
146:4 1:723, 
1380 
148:10 


1:1040 


Kawikaan 
:4 1:1347 
:5 2:1375 
:6 1:441; 
2:1375 
1:7 1:1287-1288 
:9 2:156 

:17 2:288 

:3 1:1290 

:18 1:448 

:27 2:64-65 
:18 2:218 

:23 2:48, 992 
:2 1:1290 

:3 2:984 

:19 1:1387 
6:3 -1:1405 

6:6 2:173 

6:26 2:880 
6:30 2:880-881 
6:31 2:880-881 
6:32 2:993-994 
6:35 2:880-881 
7:2 1:308 

7:3 1:525 

7:14 2:880 
7:22 2:880 

7:23 1:243; 
2:880 

8:22 1:1198- 
1199 

9:10 1:1289; 
2:68 

10:22 2:691 
0:28 2:563 
11:7 2:563 
2:10 1:254 
12:25 1:1299 
3:9 2:170-171 
3:10 1:1411 
13:20 2:24 
3:24 2:605-606 
14:17 1:1347 
4:29 1:796 
14:30 1:796 
5:15 1:1346 
15:19 2:32, 359 
15:28 2:578 
5:30 2:1216 
16:4 1:1299 
6:9 2:874 
16:22 1:600 
6:24 2:984 
7:18 2:994 
17:22 1:1449 
7:23 2:1199 
18:10 2:71, 154, 
814 

18:12 1:1409 
9:8 2:994 
20:4 2:524, 986 
20:16 2:793 
20:26 1:859-860 
20:30 2:592-593 
21:11 1:1457, 
2:48-49 

21:14 2:1199 
21:18 2:842-843 
21:30 2:70 
23:6 2:646 
23:7 2:646 
23:8 2:646 
23:31 1:1352 
25:15 1:597-598 
25:17 1:1443, 
2:510, 962 


UUUHBoWNA 


25:22 2:1368- 
1369 

25:28 1:1340 
26:2 2:172 
26:4 2:289 
26:5 2:289 
26:6 2:917 
26:10 2:270 
26:16 2:33 
26:22 2:72 
27:10 1:1443 
27:21 2:850 
28:22 1:1079- 
1080 

29:3 2:880 
29:23 1:1409 
30:1 1:57 
30:15 2:215 
30:25 2:173 
30:28 2:1353- 
1354 

30:33 1:1057- 
1058, 2:293 
31:1 2:200 
31:6 1:81 


Eclesiastes 
1:1 1:630 
1:5 2:803 
1:12 1:630 
1:18 1:1290, 
1459 
2:1 2:727 
2:2 2:727 
2:14 1:1460 
2:17 1:448 
3:4 2:674 
3:8 2:609 
3:19 1:723 
4:4 2:305-306 
4:12 2:801 
7:1 2:727-728, 
815-816 
7:2 2:727 
7:3 2:727-728 
7:4 2:581, 728 
7:5 2:728 
7:6 2:728 
8:8 1:596-597 

0:1 2:172 

0:2 1:1462 

0:4 1:1341 
1:4 2:285, 524, 

1366 

2:5 1:83-84 

2:6 1:836-837, 

2:1173, 1368 

2:7 1:723 

2:8 2:562 

2:9 2:657 

2:10 2:657 

2:11 2:765 

2:12 1:73 

Awit ni 

Solomon 
3:5 1:260 
3:9 1:1390- 
1391 
3:10 1:1390- 
1391 
3:11 1:260 
5:2 1:1351 
5:5 2:1341 
5:12 1:1351 
6:4 2:1162 
6:10 2:1162 


7:4 1:354 
7:5 1:483 
7:9 1:80 


Isaias 
1:1 1:1094 
1:8 2:932 
1:18 2:761 
2:2 1:459, 1033- 
1034, 2:1295 
2:3 1:459 
2:12 1:183 
2:13 1:345 
2:20 2:836-837 
3:16 2:985-986 
3:19 1:990 
3:20 1:299, 
2:985-986 
3:23 1:545-546 
3:24 1:981 
4:1 1:279 
6:1 1:1094, 
2:1131-1132 
2 2:1131-1132 
3 2:1131-1132 
6 2:1131-1132 
7 2:1131-1132 
10 2:1216 
3 1:1093, 
2:855 
7:8 1:62, 702 
7:14 1:431, 691- 
692 
7:18 1:439, 663 
7:19 1:663 
7:22 1:802 
8:1 1:1093 
8:4 2:249 
8:6 1:829, 1184- 
1185; 2:1151, 
1328 
8:7 1:69 
8:8 1:69 
9:1 2:471 
9:2 2:47 
9:6 1:692, 1218; 
2:255, 845 
:1 2:456, 
080 
:4 1:719; 
2:1357-1358 
:5 1:304 
:6 1:1428; 
2:202 
:10 1:1014 
:11 1:515 
:12 1:1014 
:13 1:1262 
2:3 1:1435- 
436 
3:1 2:657 
3:6 1:180 
3:9 1:180 


6: 
ó: 
ó: 
ó: 
ó: 
Tr 


10 
3:22 1:490 
4:12 2:440, 
1108 

4:13 1:459- 
460; 2:177-178, 
440, 1108 


1462 


14:14 2:177- 
178, 1108 
14:23 2:962 
14:24 2:871 
15:2 1:586 
17:2 1:212 
18:1 1:515 
19:2 1:663 
19:13 2:372 
19:18 1:664; 
2:497 

20:1 1:190, 232, 
959-960; 
2:1096-1097 
21:1 1:735, 
1055 

21:7 1:235 
21:16 2:76 
21:17 2:76 
22:5 2:89 
22:6 2:89 
22:13 2:562-563 
22:22 1:308, 
2:1211 

23:1 2:95 
23:12 2:95 
25:6 1:458, 
2:190 

26:18 2:583 
27:1 2:204 
28:1 1:1354, 
2:996 

28:5 2:996 
28:16 1:354; 
2:1168 
28:17 2:836 
28:21 1:273- 
274, 825 
28:24 2:524 
28:25 2:99 
28:26 2:524 
28:27 2:99, 524, 
707 

28:28 2:524, 
707 

28:29 2:524 
29:2 1:186 
29:4 1:713-714 
29:21 2:925 
30:28 2:1013 
33:1 1:1087 
33:4 1:1087 
33:7 1:690 
33:21 1:342- 
343, 1056 
33:22 1:342- 
343, 2:1225 
33:23 2:917 
34:10 2:1390 
34:14 1:1016- 
1017 

34:15 1:60 
35:6 2:917 
35:8 1:1303 
36:1 1:232 
36:2 2:855 
37:29 2:823 
37:38 1:702, 
2:1128 
38:8 1:177 
40:2 2:1093 
40:3 2:1231 
40:4 1:460 
40:11 2:1214 
40:22 2:181 
40:26 1:433 


41:15 2:707 
42:2 1:784-785, 
2:183 

42:11 2:76 
44:6 1:95 
44:26 2:374 
44:27 1:494- 
495, 735 

44:28 1:190, 
494, 1096-1097 
45:1 1:494-495, 
2:120 

45:2 1:494-495 
45:4 1:494 
45:7 2:25 
45:12 2:181 
46:1 2:461 
46:10 1:494, 
2:871, 884 
46:11 1:494 
47:6 2:616 
48:4 2:488 
49:6 1:1294- 
1295 
49:8 1: 
1295 
50:1 1:591 
50:6 1:307; 
2:966 
51:1 2: 
1303 

52:11 1:1321 
52:14 1:1203 
53:4 1:265-266 
53:5 1:265-266, 
794 
55:4 
56:4 
56:5 


294- 


302- 


1:1219 
1:350 
1:350 
58:3 2:548-549 
58:4 2:548-549 
60:17 2:1239 
61:2 2:596-597 
62:4 1:403-404, 
967 
63:1 1:639 
65:11 1:613 
65:17 2:178 
65:25 1:1428; 
2:202 

66:22 2:178 
66:24 1:811 


Jeremias 

1:5 1:1173; 
2:873 

1:6 1:1174 
1:11 1:91 
1:12 1:91 

1:15 1:990 
2:16 2:371-372 
2:32 2:783 
3:23 1:460 
4:4 2:734 
5:24 2:523 
6:10 2:1244 
8:22 1:310-311 
9:11 2:616 
10:13 2:180 
13:4 1:736 
13:5 1:736 
16:16 2:820-821 
17:6 1:693 
17:9 2:993 
17:11 2:899 
17:19 2:925 
18:3 1:1412 


18:4 2:718 
19:2 2:928 
19:6 1:996-997 
19:11 1:996-997 
22:6 2:198-199, 
981 
22:19 1:235 
22:23 2:198- 
199, 981 
23:6 2:1147 
24:8 2:449 
25:9 2:968 
25:11 2:139-140 
25:19 1:664 
25:21 1:639-640 
31:15 1:972, 
2:1005, 1008 
31:16 2:1008 
31:17 2:563 
31:22 1:279-280 
31:31 1:943, 
2:1326 
31:40 1:30 
32:9 2:31, 1149 
32:10 2:840- 
84 
32:11 
3 


33: :1147 
34:7 1:194-195, 
266, 2:163 
34:18 1:865 
36:26 1:1172- 
1173 
36:30 1:1140 
37:21 2:680 
38:7 1:350 
38:8 1:350 
38:10 1:628 
41:5 1:307 
43:10 1:664 
43:11 1:664 
43:13 2:496 
44:17 2:1017- 
1018 
44:19 
807 
44:30 1:1005 
46:2 1:482 
46:11 1:310-311 
46:18 1:483 
46:19 2:373 
46:22 2:1134 
47:1 1:807 
47:2 1:807 
47:4 1:508-509 
47:5 2:600 
48:6 1:693 
48:11 2:190 
48:18 1:586 
48:37 2:600 
48:42 2:414 
50:2 2:378-379 
50:9 1:990 
50:13 2:324, 
968 

50:14 1:207 
50:38 1:494-495 
50:43 2:92 
51:1 2:199 
51:8 1:311 
51:28 2:367 
51:31 1:494-495 
51:37 1:284, 
2:968 

51:42 1:519 


© 


2:806- 


1463 


51:44 1:370-371 
52:12 1:12; 
2:438, 461 
52:28 2:127 
52:29 2:616 
52:30 2:616 


Panaghoy 
2:1 2:179 
2:15 2:5 
3:27 2:780-781 
4:3 1:249 


Ezekiel 

:10 2:201, 
1339 

1:22 2:1161 
:27 2:1162 
2:10 1:71 
3:3 1:435-436 
3:9 2:488 
4:5 2:138-139 
4:6 2:139 
7:7 2:996 
7:10 2:996 
8:14 2:1265- 
1266 

8:16 2:963 
9:2 2:1321 
9:4 2:487 
10:14 2:201 
15:2 1:291 
15:3 1:291 
16:3 1:1000 
16:4 1:1412- 
413 

16:15 2:759 
16:16 2:353 
17:5 2:1114- 
115 

21:10 2:1136 
21:21 1:240; 
2:324, 828 
21:26 2:107 
21:27 1:1281- 
282, 2:1140 
24:6 1:1355 
24:16 1:757 
24:21 1:757 
25:5 1:114 
25:9 1:395 
25:10 1:395 
25:14 1:639 
25:16 2:81 
26:4 1:84-85, 
2:1330 

26:7 1:990, 
2:531 

26:12 1:84-85: 
2:531 
28:12 
28:13 
28:14 


2:8 
1:904 
1:904 
2:8 
1:515 
1:664 
2:438, 


2:438 
1:248 
1:1428 
2:444-445 
2:852-853 


37:17 2:618 
37:24 2:29 
37:25 2:29 
38:2 1:839-840, 
2:242 

38:4 1:839 
38:8 2:242 
38:12 1:839 
38:16 1:839-840 
39:11 1:840 
39:16 1:886 
39:18 1:345 
41:22 1:99 
43:7 2:678-679 
43:13 1:98 
47:10 1:693- 
694 

48:8 1:313-314 
48:13 1:314 
48:20 1:314 
48:22 1:379 
48:35 2:1147 


Daniel 

1:1 1:1139- 
1140 

1:2 1:1139- 
1140 

1:8 2:382 

2:1 2:438 

2:2 2:1048 

2:9 2:1048 
2:34 1:458 
2:37 1:1070 
2:38 1:1070 
2:39 1:1070 
2:40 1:1071 
2:44 1:1338 
4:8 1:373 

4:9 1:239 

4:10 2:1246- 
1249 

4:16 2:1246- 
1249 

4:17 2:1246- 
1249 

4:20 2:178 
4:23 2:1247- 
1248 

4:25 2:1247- 
1248 

:30 2:438-439 

:33 1:1301 

:1 1:372-373 

:7 2:435 

:10 1:373 

:16 1:372 

:21 1:236 

:25 2:373-374 

:26 2:374 

:28 2:858, 899 

:31 1:558-560 

6:1 1:559 

1:557-558 

1:557-558 

1:372 

1:919 

1:919-921, 
2:323, 994 

7:5 1:920-921, 
2:906, 1221- 
1222 

7:6 1:920-921 

7:7 1:919-922 

7:9 2:671, 1161 

7:13 1:134-135 

7:14 1:134-135 


UUU TU e e 


8:3 1:922, 
2:366-367 

8:4 2:906 

8:5 1:85, 852, 
922, 1387, 
2:333-334 

8:6 1:852 

8:7 1:852 

8:8 1:85, 852, 
2:333-334 
8:10 2:182 
8:20 1:922; 
2:366-367 
8:21 1:922 
8:22 1:85-80, 
2:333-334, 967- 
968 

9:1 1:496, 558- 
560 

9:24 2:841, 936- 
937, 939-940 
9:25 2:909, 937- 
938, 940-941 
9:26 2:938, 940- 
941 

9:27 1:1204; 
2:30, 938-941 
0:13 1:558 

:1 1:558 

:2 1:61, 851; 
2:906 

:4 1:85-86; 
2:333-334 

:20 1:247 
:21 2:1304 
:31 2:30 

:35 2:794 
:37 1:280 
:40 2:794 
:41 1:115 
2:1 2:395, 967- 
968 

2:4 2:794 
2:11 2:30 


Oseas 

:1 2:505-506 
:2 2:506 

:4 1:1167, 
1225 

:5 1:1225 

:6 1:843, 
2:220, 506-507 
:8 1:843, 
2:219 

:9 2:506-507 
2:15 1:44 
2:16 1:268 
2:17 1:268 
2:21 2:181 
2:22 2:181 
2:23 1:1111- 
1112, 2:181 
3:1 2:507 

3:2 2:1050, 
1116-1117 
4:1 1:1288 
4:2 1:1167 
4:6 1:1288 
4:15 1:393-394 
5:8 1:393-394 
7:5 1:1292 
7:8 2:1315 
7:11 1:1351- 
1352 

7:12 1:1351- 
1352 


7:16 2:714-715 
9:6 2:372-373 
11:1 1:972, 
2:562 

11:4 2:781 
13:4 1:662 
13:14 2:619 
13:15 1:1055 
14:2 2:158 


Joel 
2:3 1:305 
2:5 1:305 
2:8 1:305 
2:10 1:305 
2:28 2:791 
2:30 2:179-180 
2:31 1:180; 
2:179-180 
3:2 1:1144 
3:8 1:779 
3:13 2:707 
3:14 1:1144 


Amos 

1:1 1:119-120 
1:5 2:614 

1:6 1:806 

1:9 15103 

3:12 1:428; 
2:201 

3:15 1:121 

4:4 1:394 

5:5 1:369 

5:8 2:83 

5:26 1:1346; 
2:1015 

6:4 1:121 

6:14 1:166-167 
7:7 1:1035-1036 
7:8 1:1035-1036 
7:9 1:1035- 
1036; 2:353- 
354 
7:14 1:119; 
2:1149 
8:14 1:369 
9:2 2:177 
9:3 1:483 
9:7 1:48 
9:11 2:145 
9:12 1:1149 

Jonas 
1:17 1:1 
1240 
2:2 2:1139-1140 
3:3 1:1241, 
2:480-481 

3:4 1:1238 

3:5 1:1238-1239 
4:6 2:1380-1381 
4:10 1:1239 
4:11 1:1239, 
2:480-481 


Mikas 

1:8 1:490 
1:11 1:390 
1:12 1:390 
1:13 2:163 
2:12 2:449 
4:1 1:459, 1033- 
1034, 2:1295 
4:2 1:459 

4:7 2:449 

5:1 2:1358 
5:2 1:397, 838 
5:5 1:619 


00, 


5:8 2:449 
6:5 1:833, 
2:1179 

7:4 2:359 


Nahum 

2:10 1:958 
2:11 1:228-229, 
955 

3:1 1:228-229, 
954 

3:6 2:29 

3:8 1:116 
3:17 1:306 


Zefanias 

1:12 2:190 

2:4 1:807 

2:5 2:81 

2:9 1:115 

2:13 1:233 

2:14 2:962 

3:8 2:1417-1418 
3:9 2:158 


Hagai 
2:23 2: 
1164 


Zacarias 
1:11 2:1408 
3:8 1:441 
4:2 1:1398 
4:3 1:1398 
4:12 1:1398 
5:3 1:71 
5:9 2:1145 

6:12 2:1080 
6:13 2:1080, 
1347 

7:5 1:12, 2:549 
7:6 2:549 

7:7 2:549 

8:19 2:549 

9:4 2:531, 1330 
9:5 1:807 

9:6 1:222 

9:9 1:235-236 

:1 1:345 

:2 1:345 

:12 1:70 

011 

:13 1:70 

012 

2:11 2:367-368 

4:1 1:183 

4:2 1:183 

4:20 1:1315, 

391 


Malakias 

:2 2:873 

:3 2:873, 961 
2:4 2:1325 
2:14 1:587 

3:1 2:374 

3:3 1:164 

3:6 1:1160 
3:16 1:74 
:183, 677, 


163- 


:1250 
:1261 
:1261 

1:12 2:1260- 
1261 

1:13 2:1261 
1:16 2:921, 1261 


MATEO 8:20 


588-589; 
764 
1:691-692 


2: 
2:313 
1: 
3, 


1 


1426 


1:972, 974- 


8 2:1008 
:22 1:212-213 
3 2:456, 1080 
1:1333-1335 
1:305 
3:11 1:164, 362; 
2:964-965 
3:15 1:356-357 
3:16 1:1207, 
1351 
3:17 1:133 
4:8 1:1334 
4:9 1:857, 1334; 
2:705 
:10 2:705, 1109 
:24 1:465, 698- 
699 


ee 


3 2:987 

:4 1:1363 
:226-227 
:348 
:109 
:289 
:759 
s1227 
s1227 
:589-590 
:811 
:589-590 
:1201- 


aaa aa aa AT AA XA WU 
NN 
A e 

N Pi pi pi NNNN AR 


1202 
5:37 23 
1202 
5:38 2:935 
5:39 2:935 
5:40 1:547 

2 

2 


1201- 


5:43 2:961 
5:44 2:603-604, 
961 

5:48 2:8-9 

6:9 1:1159, 
2:797 

6:10 1:1159; 
2:797 

6:20 2:73 
6:22 2:171 
6:23 2:218 
6:24 2:75 
6:25 1:857 
6:33 2:47 
6:34 1:857-858, 
1300 

7:6 2:903 

7:11 2:870 
7:14 1:1336 
7:22 1:712-713 
7:24 2:1234 
7:25 2:1234 
8:5 2:501 
8:17 1:265-266 
8:20 2:980 


MATEO 8:22 


8:22 
8:28 
8:29 
8:31 
8:32 
9:12 
9:13 
9:15 
9:17 
1174 
9:22 2:804 
9:24 2:1356 
10:3 1:1010 
10:4 1:1010 
0:7 1:1333- 
1335 

10:10 2:1209 
10:11 2:281 
0:14 1:79, 
2:510 

10:15 1:844, 
2:1187 

0:16 2:1133- 
1134 

10:17 2:593 
0:28 1:1376- 
1377, 2:701- 
702 

10:29 2:360 
0:34 1:1161- 
1162 

11:3 2:386 
11:7 2:1265 
1:12 1:1336 
1:23 1:481, 
2:179 

11:28 2:781 
1:29 1:1336, 
1339, 2:781, 
860 

11:30 1:1336 
2:8 2:830, 
1037 

12:16 1:784-785 
12:19 1:784- 
785, 2:183 
12:24 1:712 
12:27 1:712-713 
2:28 1:1209, 
335 

12:31 1:712, 
2:21 

2:32 2:21, 
177-1178 
2:38 2:1267 
2:39 2:1267 
2:40 1:178, 
100 

2:42 2:1138 
2:46 1:1425- 
426 

3:4 1:454 
13:11 2:1042- 
1043 

3:22 1:1299- 
300 

13:25 2:839 
13:29 2:839 
3:30 1:1034- 
1035, 2:839 
13:31 1:1063 
3:32 1:1063, 
2:431-432 
13:33 1:1063 
13:38 2:1177 
3:39 1:1034- 
1035, 2:1177 


:628 

:784 
:1110 
:289 

:289 
:1059 
:253, 1059 
:550 
:1173- 


NNHARHANAN 


HR 


HR 


13:40 
3:45 
3:46 
3:47 


:1177 
:1063 
:1063 
:1063 
13:48 1:1063 
3:52 2:835-836 
3:55 1:1425- 
1426, 2:1088 
14:6 2:1060 
4:7 1:975 
4:9 1:975 
4:19 2:693 
14:20 1:347 
14:26 2:261 
4:34 2:739 
5:2 2:601 
15:5 2:106, 807 
15:6 2:106, 807 
5:19 2:992 
5:26 2:1169 
5:37 1:347 
16:1 2:1267 
6:4 2:1267 
6:6 1:979-980 
16:9 1:347 
6:10 1:347 
6:16 2:119 
16:18 1:352- 
353, 873 

6:19 2:1212 
6:22 2:1109 
16:23 2:1109 
16:26 2:1083 
7:1 2:566, 
1221 

17:2 2:566-567 
7:9 2:567 
7:11 1:677 
7:12 1:677 
17:13 1:677 
17:15 1:465 
7:24 1:40 
8:8 2:510 
18:9 1:811 
8:17 1:1028, 
2:290, 731 
18:24 1:1063- 
1064 

8:34 2:754 
9:9 1:589 
19:12 1:350, 
2:664 

9:14 1:359 
9:24 1:1390, 
1452 

9:28 2:669- 
670, 1343 
20:1 1:1067 
20:20 2:1059- 
1060, 1088 
20:28 2:629 
20:29 1:344 
20:34 1:251 
21:7 1:235-236 
21:13 2:1231 
21:15 1:1077 
21:16 1:1077 
21:28 1:1067 
21:31 2:881 
21:33 1:1067 
21:42 1:354 
21:43 1:318 
22:2 1:1067- 
1068 

22:11 1:1068 
22:16 1:980 
22:19 1:485-486 


N hi ki hi hi NN 


poi poi pm NO poi pl pa N 


22:21 1:485- 
486, 1059, 
2:779 

22:25 2:548 
22:26 2:548 
22:37 2:612, 
992-993, 1070 
22:39 2:1070 
23:4 1:525, 
2:859, 1036 
23:5 2:826, 
1174 

23:6 1:1345- 
1346, 2:1157 
23:9 1:14 

23:15 2:977 
23:23 1:1390 
23:24 1:1390, 
2:475-476 
23:27 2:208, 863 
23:31 1:1163 
23:32 1:1163 
23:34 2:593 
23:35 1:340- 
341, 1403, 
2:1405-1406 
23:36 2:1052 
23:37 1:1078 
24:2 1:1193- 
1194 
24:3 2:651-655, 
1267 

24:5 2:386 
24:7 2:213, 
1242-1243 
24:9 1:1209 
24:14 1:627- 
628; 2:281, 
1223 
24:15 
24:16 
24:17 
24:19 
24:21 
1431 
24:28 1:55 
24:29 1:1430- 
1431; 2:179- 
180 

24:30 1:135; 
2:1268 
24:32 1:1050 
24:34 1:109; 
2:1052-1053 
24:37 2:652 
24:45 2:1278- 
1279 

25:1 1:1068; 
2:952 

25:15 1:1068 
25:25 1:316 
25:32 1:1068 
25:33 1:1068- 
1069 

25:37 1:1085 
25:40 2:645 
25:46 2:642 
26:7 1:77; 
2:315-316 
26:8 1:1011 
26:12 2:1377 
26:15 1:1011 
26:17 1:1431; 
2:863 

26:26 2:1315 
26:29 1:898- 
899 


:30 
:30 
:296 
:583 
:1430- 


KN RE NN 


26:34 2:729, 
1268 

26:39 2:1173 
26:40 2:887 
26:41 2:166 
26:42 2:1173 
26:48 1:1012 
26:53 1:1021 
26:64 1:134-135 
26:65 1:547 
26:73 1:174, 
791 

26:74 2:729, 
1202, 1204, 
1268 

26:75 2:729, 
1268 

27:3 2:714 
27:5 1:1012 
27:6 1:1012 
27:7 1:70, 1012, 
2:854-855 
27:9 1:70 
27:28 2:147 
27:29 2:108 
27:34 2:444, 
1199 

27:46 1:673, 934 
27:52 1:76 
27:53 1:76 
27:54 2:501 
27:60 2:676 
28:19 1:79, 357, 
716, 863-864 


28:20 1:79, 863- 
864 


Marcos 

1:10 1:1207, 
1351 

1:11 1:1207 
1:16 1:480 
1:17 1:480 
2:4 1:296 
2:16 1:707 
2:21 2:802 
2:22 2:1173- 
1174 

2:26 1:21 
2:27 2:1036 
3:5 1:796 
3:6 1:980 
3:17 1:1267; 
2:1088 

:18 1:1010 

:29 1:632-633, 


3:31 1:1425- 
4:19 1:1299- 


:348 
:1063 
:1063 
1:784 
:2 1:784 
:9 1:1021 
:12 1:289 
:13 1:289 
:19 1:784-785 
:39 2:1356 
:1262 
:646 
:920 
:975 
:739 
:1060 
:975 


Hi pi pa 


IS 
[an 


:13 


H 
œ 


[o KO O O O AA AO O e e e 
N 
— 


H 
o 
PAANNPNNNN ki kh a 


YN 
ON 


6:43 1:347 
6:45 1:399-400 
6:49 2:261 
7:3 2:601 
7:11 2:106 
7:12 2:106 
7:26 1:853, 
2:1169 
7:27 2:1169 
8:8 1:347 
8:15 1:975-976, 
979-980 
8:19 1:347 
1:347 
2:633 
8:25 2:633 
8:33 2:886 
9:1 2:567 
9:2 1:1343, 
2:566-567 
9:5 2:886 
9:38 2:840 
9:39 1:713, 


:713 
:165, 811 
:811 
:811 
:165, 227 
3226-227 
1:590 
1:590 
0:14 1:359 
1:1390, 


0:38 1:359-360 
0:39 1:359-360 
0:46 1:344 

:7 1:235-236 
:13 1:1050 
:14 1:1050 
:16 1:1321 
:17 2:1231 

:1 1:1067 
:10 1:354 
116-1197; 
:544 

:17 1:485-486 
2:30 1:1377 
2:41 1:1079 
2:42 2:1050 
3:4 2:1267 
3:10 2:281, 
223 

3:15 1:296 
3:17 2:583 
3:26 2:653-654 
3:35 1:781-782 
4:3 1:77, 
:315-3106, 453 
:4 1:1011 

:5 2:453 

:12 1:1431 
:22 1:899 
:23 1:899, 
:636 

:24 1:899 
:30 2:729, 
268 
:36 
HS1 
:61 
:62 
:63 
HA 
:72 
268 


NNNNNHHHH RH 


LENEEERERN 


:14 

:308 
:119 
:134-135 
:547 
:1204 
:729, 


EEEBERERRE 
NNAANNAR 


1464 


5:17 2:108, 
147 

5:23 1:81, 
2:444, 1199 
5:25 2:503-504 
5:34 1:673, 
934 

5:40 2:1059- 
1060, 1087-1088 
5:44 2:501 
6:1 2:677 

6:3 2:676 


Lucas 

:5 1:18 

:9 2:1103 

:10 2:504 

:13 2:873 

:17 2:1054- 
1055 

:19 1:782 

:31 1:692, 
1202-1203 

:36 2:313, 922 
:59 1:858 

:78 1:251 

2:1 1:247; 
2:140, 144 

2:2 2:140, 144, 
696-697, 997- 
999 

2:3 2:1252 

2:4 1:397 

2:7 1:1425-1426 
2:8 1:397, 1205 


2:14 1:1316- 
1317 

2:22 2:264 
2:24 2:314 
2:35 2:314 
2:36 2:976 
2:37 1:122 
2:38 2:384, 386 
2:39 1:1254 
2:47 2:314 
2:49 1:133, 
1206; 2:314 
2:50 1:133 


3:1 1:25, 973, 
2:134, 140, 215- 
216 

3:3 1:356, 973 
3:5 1:460 

3:15 2:938 
3:16 1:362 
3:22 1:133, 
1207, 1351 
3:23 1:965, 
2:140, 312-313, 
1261 


3:27 2:1261 
3:31 2:1261 
3:36 2:1260- 
1261 

4:6 1:1334 
4:13 1:1334 
4:17 2:1158 
4:21 2:1158 
4:23 1:480 
4:40 2:966 
5:12 2:964 
5:29 2:645 
5:30 1:707 
5:37 2:1173- 
1174 

5:38 2:1173- 
1174 

6:1 1:454 


6:12 
6:16 
6:21 
6:25 
6:28 
6:29 
6:34 2:878, 883 
6:35 2:878, 883 
7:2 2:501 
7:11 2:738 
7:20 2:386 
7:22 2:386 
7:23 2:386 
7:37 1:77, 1062 
7:41 1:1062 
8:14 1:1299- 
1300 
8:19 1:1425- 
1426 
8:26 1 
8:27 1:784 
8:30 1:1021 
8:31 2:1110 

1 

2 


:480 
:1010 
:728 
:728 
:693-694 
:547 


NNRARNNN AA 


Hihi rNNN NN 


:784 


8:39 1:784-785 
8:52 2:1356 
9:3 2:1209 
9:5 1:79 
9:16 2:693 
9:17 1:347 
9:28 2:566 
9:29 2:566-567 
9:31 2:566 
9:33 2:886 
9:58 2:980 
9:62 2:525 
0:4 2:1209- 
1210 

0:7 2:646 
0:11 1:79, 
2:967 

0:13 1:399, 
2:739 

0:15 1:481 
0:18 2:87 
0:27 1:1377, 
2:612 

0:30 1:52, 
1064 

0:37 1:251 
0:38 1:388 
0:40 1:1300 
0:42 2:318 
1:5 1:1064 
1:20 1:525 
1:27 2:1213 
1:28 2:1213 
1:33 1:348 
1:41 1:1372 
1:44 2:265 
1:49 2:875-876 
1:50 1:16, 
2:875-876, 
1082-1083 
1:51 1:16, 
1403; 2:875- 
876, 1405 
1:52 2:1212 
2:6 2:360 
2:15 1:1064 
2:35 1:304, 
548 

2:42 2:1278- 
1279 

2:50 1:359-360 
2:51 1:1161- 
1162 

3:1 2:914 


NNNNNNN AN 


m N N m N N AT 


3:6 
13:7 
2:9 
3:19 1:1063 
14:8 1:1345- 
1346 

4:17 1:1065 
4:26 2:944 
4:34 1:226-227 
15:2 1:1065 

5:4 1:1065 

5:8 1:1065, 
2:1050 
15:12 1:1065 
5:13 1:1065 
5:16 1:86-87 
5:19 1:1065 
15:22 1:1065 
5:25 2:708 
6:1 1:1065 
6:6 1:1065 
6:7 1:1065 
6:9 2:75 
16:18 1:590 
6:19 1:1065- 
1066, 2:195 
6:20 1:1065- 
1066, 2:195 
6:21 1:1066 
6:22 1:585, 
873, 1066 
6:23 1:585, 
1066 

6:24 1:525 
7:7 1:1066 
7:8 1:1066 
17:19 2:804 
7:21 1:1334- 
1335 

17:31 2:952 
7:35 1:834 
7:37 1:55 
8:1 1:1066 
8:9 1:1066- 
1067 

8:22 2:74-75 
8:23 1:621, 
2:74-75 

8:24 2:74-75 
8:25 1:1390, 
1452 
8:35 
9:11 


:344 
:1067 
9:12 1:1067 
9:42 1:1427 
19:43 2:153, 
751-752 

9:44 2:751-752 
20:9 1:1067 
20:17 1:354 
20:20 1:980 
20:25 1:485-486 
20:29 2:548 
20:30 2:548 
20:46 1:547 
21:2 2:1050 
21:7 2:1267 
21:11 2:213 
21:20 1:941, 
1109 

21:21 1:1109 
21:23 2:583, 
1242-1243 
21:24 2:662, 
1245-1249 
21:25 2:179-180 
21:27 2:1268 


1 
1 
1 
1 


1465 


21:33 2:180 
22:3 1:1011 
22:7 1:1431 
22:20 2:1326 
22:28 1:1012 
22:29 2:1326- 
1327 

22:30 1:1346; 
2:1343 

22:32 2:887-888 
22:34 2:729, 
1268 

22:35 2:1209 
22:36 1:206; 
2:1210 

22:37 1:1083 
22:44 2:884 
23:2 1:486 
23:8 1:976 
23:9 1:976 
23:28 1:857 
23:29 1:297-298 
23:43 2:624- 
625, 717-718, 
851-852 

23:46 1:723 
23:47 2:501 
23:56 2:677 
24:21 2:386 
24:27 2:756 
24:37 2:261-262 
24:39 1:462 
24:51 2:551 


Juan 

1:1 1:132, 1198- 
1201, 2:1055- 
1056 

:2 2:1055-1056 
1:3 2:1055-1056 
:10 2:1082 
1:12 1:129 

1:13 1:129 

:14 1:132, 441- 
442, 1199, 1202, 
1210, 1297- 
1298; 2:165- 
166 

:17 1:1030, 
1210; 2:43 

:18 1:585 

1:27 2:964-965 
1:28 1:388 

1:29 2:864 

:32 1:1351 

:42 2:885 

1:46 2:459 

1:51 1:876-877 
2:1 2:738 

2:4 2:314-315 
2:5 2:314-315 
2:12 1:1425- 
1426 

2:15 2:800, 825 
2:16 1:857; 
2:1231 

2:17 1:796 

2:19 2:1234, 
1297 

2:20 2:1292 

3:5 2:1352 

3:14 2:1270- 
1271 

3:15 2:256 

3:16 1:132 
1199; 2:760, 
1082, 1086 
3:18 1:441-442 


KN NANA N RT 


3:26 1:356 
3:29 1:1344- 
1345 

4:2 1:356 
4:12 1:453 
4:20 1:819 
4:23 2:705-706 
4:24 2:44, 705- 
706 

4:35 1:1204 
4:38 2:286 
5:1 1:1204- 
1205, 2:991 
5:2 2:926 

5:4 1:402-403 


5:24 2:628 
5:25 2:626, 628 
5:28 1:76-77 
5:29 2:626-627 
5:37 2:1318 
6:13 1:347 
6:51 1:901 
6:53 1:901 
6:54 2:637 
6:55 2:637 
6:57 1:1198 
6:64 1:1011; 
2:875 

6:66 1:1059 
7:35 1:853-854 
7:37 1:1435- 
1436 

7:38 1:1435- 


1436; 2:1351 
7:39 1:719-720 


7:49 1:364 
7:52 1:791 
8:12 1:1436 
8:20 1:1079 
8:28 1:1207 
8:32 1:1210 
8:44 1:1381; 
2:621, 1106- 
1107 

9:5 2:218 
9:7 1:1436; 


2:633, 950, 1151 
9:34 2:730-731 
9:41 2:20-21 
0:3 1:320, 
2:864-865, 
1318-1319, 1360 
0:4 2:864-865, 
1318-1319 

0:5 2:864-865, 
1318-1319 

0:7 2:924 

0:9 2:924 

0:11 1:856 
0:22 1:1438- 
1440 

0:30 1:1201 
0:33 1:133 
0:34 1:603 
0:35 1:603 

1:9 2:503, 1082 
1:16 2:1336 
1:44 2:586 

2:3 2:315-316, 
453 

2:5 2:453 

2:6 1:581, 
2:1209 

2:14 1:235-236 
2:20 1:768, 853 
2:21 1:768 
2:22 1:768 


2:601-602 
3:10 2:509- 
510, 968 

3:11 2:875 
3:13 2:831 
3:18 2:1046 
3:23 1:585, 
1345-1346, 
2:967 

3:25 1:585 
3:29 2:1209 
3:34 2:605 
3:38 2:729, 
268 

4:6 1:1207, 
210 

4:9 1:1201- 
202, 2:185, 
814 

4:12 2:588 
4:16 1:716 
4:17 1:716 
4:19 2:654 
4:26 1:863; 
2:656 

4:30 2:1185 
6:7 1:716 

6:8 1:716 
6:13 2:43-44 
6:22 2:92 
6:23 2:798-799 
6:33 2:162 

7:3 2:119 

7:5 1:1207 
7:6 2:814 

7:9 2:1086 
7:17 2:44 

7:18 2:1083- 
1084 

7:23 2:9 

7:24 2: 
1083 
7:26 2:814 
8:11 2:1173 
12 1:1012 
28 2:863 
31 1:1027 
36 2:741 
8:37 1:1209- 
1210 
8:39 1:339 
9:2 2:108, 147 
9:11 2:915 
9:12 1:486-487 
9:13 1:145; 
2:190 
9:14 2:503- 
504, 592, 863 
9:25 2:1060 
9:26 1:1426; 
2:314-315 
9:27 1:1426; 
2:315 
9:29 1:1103- 
1104 
9:30 -2:1199 
9:31 1:1205, 
2:591-592, 863, 
1035 

9:32 2:575 
9:33 1:428, 
462; 2:575 
9:34 1:206 
9:36 1:462 
9:39 1:94 


082- 


8: 
8: 
8: 
8: 


2:586 
2:316 
2:316 
1:1202 
21:15 2:681 
2:681 
2:681 
1:585 
1:311, 
3 


:1 1:803 

16 2:386, 551 
:8 2:744 

:9 2:550-552, 
1367 
:T1 1:1350, 
2:550, 654 
:13 1:1010 
:14 1:1425- 
1426 

:16 1:1012- 
1013; 2:874- 
875 
:18 1:70, 1012 
:20 1:1012- 
1013 

:21 1:161 

:22 1:161 

:26 1:161; 
2:359, 516-517 
2:4 2:755-756 
2:6 1:1370-1371 
2:9 2:387 

2:15 1:1353- 
1354 

2:17 1:1034, 
2:791, 975 
2:20 1:180, 183, 
2:179-180 
2:24 1:1383 
2:26 2:166 
2:27 2:650-651 
2:36 2:119 
2:38 1:357-358 
9: :745 
:1208 
:716 
:707 
:384 
:384 
1:1441 
1:1027 

:11 1:354 

:13 2:280-281, 
568, 885 

5:2 1:136; 
2:362-363 

5:12 2:745 
5:34 1:797 
5:37 2:696-697, 
998 

5:42 2:282 

6:1 1:854 

6:2 1:161; 
2:404-405, 517 
6:3 1:726, 1373, 
2:404-405 

6:9 2:1275-1276 
7:2 2:387 

7:16 2:1148 
7:22 1:657 
7:36 2:559-560 
7:43 1:240-241, 
1346, 2:1015 
7:51 2:1244 
7:56 1:135 


ty 
NNN 
NNNNENENNN 


HS HAB HS HS Da Da Wo Wo 
(s) 


7:59 2:796 

8:1 1:1285 

8:27 1:350, 733- 
734; 2:502 

9:2 1:517 

9:7 2:1244, 1319 
9:11 2:748, 1363 
9:18 1:1366 
9:20 2:512 

9:25 1:347-348 
9:27 1:162, 382- 
383; 2:512 

9:36 1:615 

0:1 1:488-489, 
1113 

0:7 2:501 

0:14 1:918 
0:25 2:822 
0:26 2:822, 964 
0:28 1:339 
0:34 2:65, 796- 
797 

0:35 1:507, 
2:65, 796-797 
1:15 2:875 
1:20 1:493, 854 
1:26 2:114-115 
1:28 1:497, 
2:144, 1242 
2:12 2:306- 
308, 317 
2:25 2:144 
3:7 1:492, 805 
3:8 1:680 
3:11 2:1162 
3:14 2:748 
3:15 2:835, 
1158 
3:17 2:554 
3:20 2:138, 
554-555 
:33 1:133 

:35 2:39 

:51 1:79 

12 1:968, 
:1422 

13 2:996-997 
23 23351 

3 2:715 

10 2:781 

:14 1:1149 
:16 2:145 

:20 1:1049 
:21 2:835, 
1158 

5:28 1:720-721 
5:29 1:618- 
619, 1049 

6:1 1:853; 
2:216 

6:3 1:853; 
2:514 

6:6 1:225 

6:7 1:225 
6:10 2:1345 
6:13 1:774 
6:14 2:231 
6:16 1:710- 
711; 2:829 
6:23 2:749 
6:27 2:1227- 
1228 

6:35 2:150-151 
6:37 2:594 
6:38 2:1028 
7:1 2:749 

7:6 2:1238- 
1239 


Tane e y e ba ba bo 


GAWA 24:27 


17:17 1:244 
17:18 1:245, 
580-581, 698, 
849, 1040; 
2:918 

17:19 1:184- 
185, 245 
17:21 1:849 
17:22 1:244, 581 
17:23 1:100, 
244, 597 
17:24 2:1081 
17:26 1:894, 
1410 
17:27 2:670-671 
17:28 1:730-731 
17:29 2:1354 
17:31 2:622 
17:32 1:184 
18:2 1:165, 497- 
498; 2:144 
18:3 2:284 
18:6 2:967 
18:12 1:42, 502- 
503, 793, 805 
19:4 1:357 
19:5 1:357 
19:6 2:966 
19:9 1:517 
19:19 1:713 
19:23 1:517 
19:27 1:214 
19:29 1:644- 
645; 2:748 
19:31 1:197 
19:35 1:197; 
2:1232 

20:17 
20:18 
20:20 
20:24 
20:27 2:884 
20:29 2:116-117 
20:30 2:116- 
117, 1276 

21:1 1:507-508 
21:20 2:808 
21:24 2:266, 
457-458, 807- 
808 

21:26 2:266 
21:34 1:145 
21:38 1:665; 
2:164 
21:40 1:934 
22:2 1:934 
22:4 1:517 
22:9 2:1244, 
1319 
22:12 1:137 
22:25 2:270, 
593-594, 1028 
22:28 2:270- 
271, 511 
22:29 1:498, 
2:270 

23:5 1:137 
23:9 1:707 
23:25 1:498 
23:26 1:498 
23:27 1:498 
24:15 2:625, 
627 

24:16 1:440 
24:22 1:517 
24:27 1:769; 
2:144 


:399 
:225 
:282 
:856 


NNRARNARN 


GAWA 25:10 


25: 
25: 
25: 
26: 


2:270 
1:487 
1:487 
2:788 

26: 2:1359 
26:32 2:270 

27:1 1:247-248 
27:4 1:492 
27:6 1:84 

27:7 1:491 

27:9 2:240 

27: :240-241 
27: :240-241 
27: :736 

27: :736 

2T: :343, 
2:267 

27:27 1:51; 
2:267 
27:28 
27:38 
27:39 
27:41 2:268 
27:42 2:268 
28:3 2:268 
28:11 1:84 
28:15 1:146-147 
28:16 1:247 
28:26 1:1289 


o 
1 
2 
E 
4 
2 


yub beo 
pi pi bi N N 


:267 
:491 
:267 


NNN RN 


Roma 

1:14 1:341, 
2:1392 

1:20 1:1415- 
1416, 2:1082, 
1354 

1:25 2:42 
1:26 1:1366 
1:27 1:794, 
1366 

2:2 2:42 

2:5 2:720 

2:7 2:64 

2:12 2:16-17, 
1225 

2:14 1:439, 
1365, 2:16-17, 
1225 

2:15 1:439, 
1365, 2:16-17, 
1225 

2:26 1:1083 
2:28 1:1286 
2:29 1:1286 
3:2 1:152, 1402, 
2:1042 

3:5 2:42-43 
3:6 2:42-43 
3:7 2:42-43 
3:13 2:207-208 
3:19 2:1225 
3:20 2:1225 
3:25 1:1086 
3:26 1:1086 
4:3 1:1083-1084 
4:15 2:19 
4:18 2:563-564 
4:19 2:563-564 
4:22 1:1083- 
1084 

5:1 1:1084 
5:3 2:569 

5:7 2:45-46 
5:11 2:571 
5:12 1:1160- 
1161, 2:15 
5:13 2:16-17 
5:14 2:15-17 


5:18 1:1084, 
1221 

5:19 2:15 

5:20 2:17, 939 
5:21 2:15-16 
6:3 1:360 

6:9 1:1075 

7:2 2:60-61 

7:7 2:17-18 

7:8 2:17-18 

7:9 1:445-446 
7:12 2:47 

7:14 1:90, 
2:844 

7:21 1:1085 
7:22 2:60, 1272- 
1273 
7:23 2:15-16, 
60, 611-612 
8:2 1:1276 
8:3 2:6, 166 
8:7 2:166 
8:15 1:14; 
2:521 
8:16 1:131 
8:19 1:131; 
2:720 
8:20 1:1161; 
2:63-64, 565, 
621 
8:21 1:131, 446- 
447; 2:63-64, 
565, 62 
8:23 2:521, 
1372-1373 

8:26 1:855-857; 
2:612, 799 

8:27 2:612 

9:4 2:521-522 
9:11 2:873 
9:18 2:874 

0:2 2:304-305 
0:3 2:304-305 
10:7 1:1348- 
1349 

1:4 1:268 

1:11 2:304 
11:12 2:1085 
1:15 2:762, 
1085 

1:17 2:493- 
494, 602 

1:24 1:1364- 
1365, 2:493- 
494, 602 

12:2 2:1176- 
1177 

2:9 2:445, 961 
2:10 2:587 
2:14 2:693-694 
2:19 1:1294, 
2:596 

12:20 2:1368- 
1369 

3:1 2:67, 447- 
448, 1181-1182 
13:2 2:67, 448 
3 2:448 

4 2:405, 448 
:5 2:448 

6 2:448 
2:67, 448, 


to 
N 


13:12 1:782; 
2:218 

4:5 2:550 
14:6 2:550 


14:10 1:181, 
440 

14:17 1:1408- 
1409 

5:1 1:440; 
2:810 

15:4 1:962-963 
15:5 2:569 
15:27 2:1392 
6:1 1:278, 767 
6:2 1:767 
16:7 1:163, 
1287 
16:21 
6:23 
6:25 
1208 
6:26 1:1207- 
1208 


Corinto 

:10 2:612-613 
:11 2:1349 
1:20 1:1460- 
1461 

1:22 1:853 

:23 1:853 

:24 1:1419- 
1421 

2:1 1:1461 

2:4 2:1054 

2:7 1:1457-1458 
2:14 2:1273 
2:15 2:1273 
2:16 2:1273 
3:17 1:1306- 
1307 

4:3 1:1086; 
2:1343 

4:4 1:1086 

4:5 2:884 

4:6 1:1342 

4:9 1:622; 
2:188, 1083 
4:15 2:1235 
5:5 2:1110 

5:6 2:197 

5:7 2:197, 863- 
864 


1:1130 
1:701 
1:1207- 


pa 


5:8 2:45 

5:9 2:31 

5:13 2:597 
6:2 1:181 
6:3 1:313 
6:16 1:591 
6:17 1:721 
6:18 2:22, 39- 
40, 759, 881 
7:11 2:759 
7:12 2:658 
7:14 1:359, 
1307, 2:688 
7:18 2:733 
7:22 2:1276 
7:25 2:658 
7:28 1:1429 
7:29 2:545 
7:32 1:1300 
7:33 1:1300 
7:34 1:1300 
7:36 1:430 
7:40 2:658 
8:6 1:1149 
8:7 1:440, 1049 
8:10 1:1049 
9:5 1:1425-1426 
9:10 2:525 
9:16 1:643 


9:18 
9:24 
9:25 
9:26 
9:27 
0:1 
560 
0:2 1:360, 
2:417, 559-560 
0:4 1:353 

0:8 1:273, 
2:758 

0:11 1:962- 
963; 2:1176 
0:16 2:693 
0:20 1:606 
0:25 1:502, 
1049 

0:29 1:440, 
1357 

0:30 1:440, 
1357 
0:31 
1379 
0:33 1:1357 
1:3 2:662-663 
1:4 2:1263 
1:5 1:451, 
2:639, 663 

1:6 1:451, 
2:639 

1:7 2:1263, 
1272 

1:8 2:1263 
1:9 2:1263 
1:10 2:663, 
996, 1262-1263, 
1370 

1:14 1:1365- 
1366, 2:996, 
1263 

1:15 1:548, 
2:996, 1263 
1:16 2:1263 
1:19 2:1121 
1:21 1:901, 
1353 

1:22 2:550 
1:25 1:898 
1:26 1:898; 
2:546-547 
1:27 1:900 
1:30 1:901 
1:33 2:550 
1:34 2:550 
2 
2 
2 


:646 
:274-275 
:274-275 
:188 

:188 
:417, 559- 


1:1378- 


:8 1:1370 
:13 1:360 
:28 1:1371 
3:4 2:606-607 
3:5 1:1083, 
2:607-608 

3:6 2:607-608 
3:7 2:607-609 
3:8 1:160; 
2:609 

3:12 2:425, 
1048 

4:13 1:1371 
4:16 1:109 
4:24 2:975 
4:32 1:718, 
1371 

4:33 1:718 
4:34 1:277 
5:5 1:161 
5:7 2:1088 
5:19 1:448 


5:20 2:1372 
5:23 2:1372 
5:24 1:1338- 


5:26 1:447 
5:28 1:1338- 


5:29 1:360-361 
5:32 2:188- 
189, 562-563 
5:33 2:24 
5:34 2:40 
5:36 2:286-287 
5:37 2:286-287 
5:39 1:443, 
2:164 

5:45 2:660, 


5:51 2:624 
5:53 1:1074- 


5:54 1:1074- 
1075, 2:64 
6:1 2:673-674 
6:2 2:673-674 
6:12 1:157 
6:19 1:225 


2 Corinto 

:4 1:1429 

:8 2:188-189 
:9 2:188-189 
:10 2:188-189 
:11 2:799-800 
:20 1:109, 
1207-1208 

11 2:1111 
:14 2:978-979 
:15 2:978-979 
:16 2:978-979 
2:403-404 
3:2 2:403-404 
3:18 1:1379 
4:4 1:606 

4:16 2:1272- 
1273 

4:17 2:569 

5:1 2:1335 
5:7 1:197-198 
5:10 1:181 
5 
5 
5 
5 


BN NN NN 


:13 2:613 
:17 2:669 
:19 2:762-763 
:20 1:689-690, 
2:761-762 
6:2 1:1294-1295 
6:3 2:640 
6:15 1:371 
7:8 2:714 
7:9 2:714 
7: 2:582, 714- 


aj 
pan 


GERA UADARANO 


:582 
:187 
:162 
:697 
:1368 
:595-5906, 


N0 10O @ o NI 
N AH 


© 
mi Ci i à N d et 


:1428, 


[aa 


:1428 
3597 
:304 
:646 
:646 
2 1:930 
3 1:1302 


NNNN RA 


0:5 
0:6 
LA 
Taz 
1:9 
1:2 
1:2 


1466 


1:26 2:934 
1:33 1:348 
2:2 2:178-179, 
512-513 

2:4 2:852-853 


Galacia 

:2 1:786-788 

:17 2:512 

:18 2:512 

:19 1:162, 

1425-1426 

2:3 1:853 

2:4 1:789 

3:1 1:787-788 

3:10 2:1203 

3:13 1:446; 

2:754-755, 1205 

3:16 1:424 

3:17 2:136-137, 

1324 

3:19 2:19 

3:20 2:1324 

3:22 2:642 
2: 
2: 


3:23 642 
3:24 1234- 
1235 

3:25 2:1234- 
1235 

4:3 2:1084-1085 
4:6 1:14 

4:8 1:1365 

4:9 2:987 

4:10 1:1410 
4:13 1:788 
4:24 1:281, 1032 
4:25 2:261 
4:26 1:279, 
1195, 2:261, 
1323 

4:29 2:137, 553, 
847 

5:1 2:781 

5:9 2:1314 
5:20 1:713 

5:21 2:1396- 
1397 

6:2 2:59-60, 860 
6:5 2:860 

6:7 2:848 

6:12 1:789 
6:14 2:755 
6:16 1:1111-1112 
6:17 1:981 


Efeso 

1:3 2:182 

1:4 2:876-877, 
1082-1083 

1:5 2:876-877 
1:9 2:1043 

1:10 2:178, 819 
1043 

1:11 2:876-877, 
884 

2:2 2:1108, 
1176 

2:6 2:182 

2:7 2:1178 

2:14 1:895, 945, 
2:519-520, 1292 


3:13 1:1430 
3:14 2:810 
3:15 2:783, 810 
3:19 1:1289 
4:11 1:627 
4:17 1:646 
4:18 1:646; 
2:17 


4:19 2:17 

4:23 1:723-724, 
2:611, 1273 
4:26 1:796 
4:30 1:721, 
1303, 2:581 
5:3 1:646; 2:11 
5:4 1:646 

5:5 2:12 

5:9 2:218 

5:13 


6:15 1:209 
6:16 1:207-208, 
210 


6:17 
6:20 
Filipos 

1:1 2:1239-1240 


08-210 


1:2 
1:689 


2:3 -2:587 
2:9 1:254, 
2:814-815 
:10 2:1353 
2:62-63 
1:623-624 
:I1 2:624 
:19 2:230 
3:20 1:773-774 
4:3 1:74 

4:7 1:1300- 
1301, 1427 
4:22 1:487 


1 Tesalonica 
2:7 1:314-315 
4:6 2:759 
4:16 1:189; 

2:395, 1319 
4:17 2:624 
5:3 2:92 


2 Tesalonica 
1:8 1:165 

2:2 2:660 

2:3 1:158-159; 
2:1276-1278 
2:6 2:1277 

2:7 1:162; 
2:253, 1277 
2:8 1:719; 
2:1277-1278 
2:9 2:655, 771 

O 2:771 

1 2:27 

:13 2:876-877 
4 2:876-877 

:6 2:1340 

:14 2:24 

Colosas 

1:13 1:1337 
1:15 1:132; 

2:665, 817 

1:16 2:1347 

1:18 2:817 

2:8 2:918, 1084- 
1085 


2:9 2:1354-1355 
2:14 2:1205 
2:15 2:979 
2:17 2:43 
2:18 1:501 
2:19 2:39, 216- 
217 

2:20 2:1084- 
1085 

2:23 1:1408- 
1409 

3:9 2:1273 
3:10 2:1273 
3:11 1:853 
3:20 2:649 
4:6 1:227 
4:16 2:184 


1 Timoteo 

1:4 2:518, 1259 
1:18 1:596; 
2:1308-1309 
2:1 2:798 

2:2 2:798 

2:5 2:1237 

2:6 2:845 

2:8 2:1310 

2:9 1:1343 
2:12 2:662 
2:14 2:14 

3:2 2:40 

3:7 2:810 

3:10 2:405 
3:15 2:44-45, 
1044 

3:16 2:252, 1044 
4:1 1:1034, 
2:660 

4:2 1:440, 
2:1276 

4:7 2:252 

4:8 2:252 

4:14 2:688-689, 
1308-1309 

5:4 2:252 

5:10 2:644-645 
5:11 2:545-546 
5:13 2:545-546 
5:14 2:545-546 
5:16 1:309 
5:17 
352, 587 

5:22 1:1385, 
2:21 

5:23 1:81, 1449; 
2:690-691 
6:15 1:1075 
6:16 1:1074, 
2:218 


2 Timoteo 

1:10 2:64 

1:15 1:225-226 
1:16 1:487-488 
1:17 1:487-488 
2:4 2:62 

:5 2:108, 275 
:17 1:797 

:18 1:995 

:24 1:314, 1340 
:25 1:1340 

:1 1:1034 

:7 1:1289 

:16 1:407-409, 
2:6-7, 656-657 
3:17 2:6-7 

4:2 2:282 

4:5 2:40-41 

4:6 1:487-488 


N ANN NN 


N APNNNN 


BPNNNNN 


1467 


4:7 1:596 

4:10 1:526, 579 
4:13 1:72-73, 
2:900-901 

Tito 

1:12 1:509 
3:10 2:1121 


Hebreo 

1:1 2:656-657 
1:2 1:1034, 
2:1178 

1:4 1:1208-1209 
1:6 2:822 

1:7 1:715 

1:9 2:175, 921 
1:12 2:180 

2:3 2:688 

2:4 1:1369; 
2:771 

7 1:134 

10 1:1084, 
2:9-10 

2:11 2:102 

2:12 2:102 

2:14 1:1381, 
2:1109 

2:15 2:753, 1109 

3:1 1:159 

3:8 2:320 

3:9 2:320 

4:9 2:1037 

4:10 2:1037 

4:12 2:7, 1054 

5:9 1:1211- 
1212, 2:9-10 

5:12 1:864-865 

6:1 2:716 

6:6 2:630, 717 

6:10 2:589 

6:18 2:564, 1202 

6:19 2:564 

6:20 2:369-371, 
1231, 1326 

7:3 2:370-371 

7:7 2:692-693 

7:9 2:370 

7:16 1:1075 

7:17 2:1099 

7:25 2:1237 

7:26 2:178 

8:2 2:1293-1294 

8:6 1:943 

8:7 2:640 

8:9 2:689 

8:13 1:943 

9:9 2:1294 

9:13 1:622 

9:14 1:622, 
2:684-685 

9:16 2:1235 

9:18 2:697 

9:19 2:417, 1235 

9:24 1:523-524, 
1308, 2:1237 

9:26 2:1176 

10:5 1:357; 
2:659-660, 1084 

10:7 1:311, 357 

10:10 1:100, 
357: 2:1294 

10:13 1:1293 

10:19 1:1308- 
1309, 2:551- 
552, 796 

10:20 2:166, 
551-552, 1294 

10:22 2:1352 


2: 
2: 


0:28 2:642 
0:30 1:1294 
0:33 1:622 
1:1 1:197-198; 
2:802-803 

:3 2:1178 

:4 1:889 

:5 1:695 

:6 1:446, 
:563 
:1O0 
SEL 
:12 
:17 
s19 
:21 


:1328 
:804 
:804 
:442, 858 
:804 
31044 
:24 2:414 
:25 2:414 
:26 2:119- 
20, 415, 421 
:27 2:420-421 
:29 2:559-560 
1:264-265 
2:10, 622 
:36 2:593 
2 
2 


PA pA PA A PA FAPA FAHA PALIN JA A EALA 
NNARNANN AR 


:1403 
:10 
8, 804 


NNNNNPDHAHAHRARHRAHRA 


2:16 1:703, 705 
2:17 2:714, 873 
2:23 2:817 
2:24 1:16-17, 
617-618 

3:10 1:100-101 


Santiago 

:1 2:1089-1091 
:4 2:569-570 
:14 2:7-8 

:15 2:7-8 

:17 1:603, 
2:212 

:18 2:898, 1372 
:25 1:1356- 
1357 

:27 1:349 

2:8 2:61 

2:10 2:19 

2:13 1:253-254 
2:23 1:1083- 
1084 

3:1 1:864 

3:6 1:811-812, 
860, 1366 


1 
4 
:5 2:1091 
1 


2:175, 920 

5:15 1:1450 
5:16 2:715, 799- 
800 


1 Pedro 
1:1 2:876-877 
1:2 2:876-877 


1:7 2:720 

1:13 1:304, 
2:41, 720, 968 
1:15 1:313 
1:16 1:313 
1:20 1:1034, 
2:875-876, 
1082-1083 
1:23 1:426-427 
2:6 1:354 

2:9 1:318, 524, 
2:1104-1105 
2:13 2:587 
2:14 2:587 
2:24 1:265-266 
2:25 2:1240- 


2:587, 1173 
5 2:587, 684 
8 2:39 

9 2:282-283 
1 1:358 

4:3 2:1396-1397 
4:6 2:626 

4:13 2:720 
4:15 2:1241 
5:13 2:307, 317, 
889-890 


2 Pedro 

1:4 1:1364, 
2:1355 

1:16 2:567 
1:18 1:1304 
1:19 1:435; 
2:170 

1:20 1:718; 
2:756-757 
1:21 1:718, 961, 
2:656 

2:1 2:116-117 
2:3 1:1415 

2:4 1:579-580, 
799; 2:1282- 
1283 

2:5 2:279, 1085 
2:9 2:252 

2:17 2:1162- 
1163 

2:22 1:289 

3:5 1:576-577 
3:6 1:576-577; 
2:1085 

3:7 1:165; 
2:179, 230 

3:8 1:179-180 

3:9 2:870-871 

3:12 2:655 

3:13 2:178 

3:17 2:867 


1 Juan 

1:5 2:217 

2:1 1:857 

2:2 2:760 

2:18 1:141-142, 
2:504, 1277 
2:19 1:142 
2:22 1:142 
2:27 1:863 

3:4 2:21 

3:6 1:857; 2:21 
3:8 2:13 

3:9 1:426-427, 
857 

3:14 2:628 
3:21 2:9 


4:1 1:1032-1033 
4:2 1:1032 

4:3 1:142 

4:6 2:660-661 
4:8 2:604 

4:9 1:132, 441- 
442 
4:10 2:571, 760 
4:18 2:9 

5:6 2:1352 

5:7 1:715-7106: 
2:1352 
5:8 2:1352 
5:16 2:21 


2 Juan 

1 1:1270 

7 1:141-142 
10 2:24, 645 
11 2:24, 645 


3 Juan 
14 1:1343 


pà pd pad 


:1089 

4 2:247-248 

6 1:128, 799 

7 1:844, 2:758, 
1187 
8 2:791 

9 1:1283-1284, 
20 
:302 

:352, 
1-912, 990 
:520 
:1283-1284 
:1283-1284 
266-07 
:253 

:253 
Apocalipsis 

:4 1:719, 
2:945 

:5 2:817 

:7 25338, 653- 
654, 1268 

:8 1:95, 2:255 
:9 2:144 

:10 1:182 

:11 1:94-95 
:12 1:1398 
:13 1:1398 
:14 2:171 

:20 1:1386, 
1398, 2:182 
2:5 2:730 

2:7 1:448-449, 
2: 


HS 


UNdUBKUNNAN 
hah pà INO hi hh ji NO jai pa 


NN 


N pà pà pà pat 


N 


1225; 2:1302 
2:26 1:1327 
3:1 1:719 

3:5 1:74, 2:816 
3:7 2:1211-1212 
3:9 1:772 

3 :109, 


:184-185 
:184-185 
:184-185 
:184-185, 


NN NNNA 


3:21 1:1327 


APOCALIPSIS 22:19 


4:3 1:605 

4:4 1:420; 
2:352 

4:5 1:719 

4:6 1:429-430, 
2:339 

4:7 2:201, 1339 
4:8 2:255, 339 
5:1 1:71 

5:6 1:719 

5:8 1:1081 
5:10 2:10-11, 
1086 
6:2 1:1060 

6:5 2:1307 

6:6 1:581 

7:1 1:418, 896 
7:4 1:1112; 
2:259-260 

7:5 2:1343 

7:6 2:1343 

7:7 2:1343 

7:8 2:1343 

7:9 1:362, 1436; 
2:259-260, 966- 
967 

7:14 1:362, 
1085, 1307, 
1430-1431 

7:15 2:404, 
1294-1295, 1336 
8:1 2:504 

8:3 1:1081; 
2:504 

8:4 1:1081 

8:7 2:805 

9:1 2:1212-1213 
9:8 1:280 

9:11 1:12-13, 
157-158 

:17 1:1118 
0:6 2:795 

0:7 2:1044 
0:9 1:312 
0:10 1:312 
1:1 2:1092 
1:2 2:1092 
1:6 2:1366 
1:8 1:665; 
2:1187 

1:11 1:722-723 
1:12 2:182 
1:15 1:1337- 
1338; 2:1086 
1:17 1:182 
1:18 1:182 
2:1 2:584 

2:2 2:92-93, 
584 

2:5 1:279; 
2:93, 584 

2:9 2:1134 
2:13 1:279 
2:17 2:449 
3:1 1:922-923 
3:2 1:922-923, 
2:1347 

3:7 1:923 

3:8 1:312, 449- 
450: 2:816 
3:11 1:923 
3:14 2:186 
3:16 1:1385, 
2:317-318, 705 
3:18 1:418-419 
4:1 1:1112; 
2:487 


9 


14:3 2:259 
14:4 1:280; 
2:1372 

14:9 2:705 
14:11 2:1390 
14:20 2:1013 
15:2 1:429-430 
15:6 1:548 
16:9 2:717 
16:15 1:320 
16:16 1:911- 
912, 953 

17:1 2:759 
17:2 1:287-288, 
2:759 

17:5 2:786 
17:8 2:816, 
1082-1083 
17:10 1:923 
17:11 1:923 
17:18 1:287 
18:12 2:234 
19:9 2:624 
19:10 1:148, 
1029-1030, 
2:822 

19:12 2:815 
19:15 1:406 
19:21 1:406 
20:1 1:799, 
2:1110 

20:2 2:1110, 
1134 

20:4 1:181, 
2:767 

20:5 1:447 
20:6 1:1382 
20:8 1:318, 442, 
840; 2:242 
20:9 1:313 
20:10 2:192, 
754, 1368 
20:12 1:312, 
449; 2:625-626 
20:13 1:873; 
2:625-626 
20:14 1:873, 
382; 2:191- 
92 

20:15 1:74 
21:1 1:519-520; 
2:178-179 
21:2 1:292-293, 
323, 2:11 
21:3 1:447, 
2:11, 1104- 
105, 1336 
21:4 1:447, 
382, 2:11, 91 
21:5 2:11 
21:6 1:95 
21:11 1:1130 
21:14 1:162; 
2:517 

21:22 2:1296 
21:25 1:782 
21:27 1:449-450 
22:1 1:450 
22:2 1:449 
22:3 2:1204 
22:5 1:782 
22:9 2:822 
22:13 1:95 
22:16 1:149 
22:17 2:260, 
1351 

22:19 1:448-449 


Pinagkunan ng mga Larawan 


Sa ibaba, ang mga larawan ay nakatala ayon sa numero ng pahina at, kung kinakailangan, nilagyan ng 
mga letrang nasa mga panaklong para ipakita ang pagkakasunud-sunod ng mga larawan sa pahina 


(mula sa pinakaitaas sa kaliwa pakanan) 


Unang Tomo 


akg-images/RIA Nowosti: 328. 

Arco Images GmbH/Alamy, copyright ng: 214. 

Ashworth, Richard/SuperStock, copyright ng: 946 (c). 

Ben-Zvi Institute, Jerusalem, photographer: Bar Hama, Ardon; 

a kagandahang-loob ng: 322 (b), 324 (d). 

Bivin, David/BiblePlaces.com: 400, 950 (c). 

Bolen, Todd/BiblePlaces.com: 56, 211, 331 (d), 334 (a), 488, 521, 

530 (c), 534 (c), 542 (b, c), 551, 946 (b), 950 (a), 959 (a), 971, 

1397 (a). 

bpk, Berlin/Tomb of Nakht/Knud Petersen/Art Resource, NY, 

copyright ng: 1248. 

bpk, Berlin/Vorderasiatisches Museum/Juergen Liepe/Art Resource, 
NY, copyright ng: 703. 

British Museum, London, ang larawan ay mula sa 
kagandahang-loob ng: 229, 231, 233, 263, 323 (d), 325 (d), 372, 
534 (d), 654, 655, 850, 952 (a), 955 (b), 956 (a, b, c), 957 (a), 
958 (a, b, c, d), 960 (c), 1016, kaliwang pahina sa likod (a, b). 

British Museum, London, copyright ng Trustees of: 533 (b), 952 (b), 
955 (a), kaliwang pahina sa likod (d). 

Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsimile, The: 1909: 324 (b). 

CPA Media Co. Ltd/Pictures From History/photographersdirect.com: 
532(b). 

Crane, Ralph. Bardo Museum: 739 (b). 

Curtis, Dr. J. E.: 958 (e). 

Darom, Dr. David: 543 (c), 544 (c, d, f, g). 

DeAgostini/SuperStock, copyright ng: 193, 1249. 

dibrova/Shutterstock, ang larawan ay copyright ng: 323 (c). 


Fathi, Majdi/NurPhoto/ZUMAPRESS.com/Alamy Live News, 
copyright ng: 741 (a). 


Pa 


Grinberg, Itamar/Israeli Ministry of Tourism, www.goisrael.com, 
sa kagandahang-loob ng: 43. 

Halliday, Sonia, Photographs, copyright ng: 336 (a), 535. 

Hecht Museum, University of Haifa, Israel; sa kagandahang-loob 
ng; larawan: Shay Levi: 92. 

Isachar, Hanan/Alamy, copyright ng: 626. 


Israel Antiquities Authority, Collection of the: ang larawan ay 
copyright ng The Israel Museum, Jerusalem, ni Nahum Slapak: 
1145. 


Israel Antiquities Authority, sa kagandahang-loob ng: 1147. 


Ikalawang Tomo 


Acropolis, Athens: 749 (c). 

Archaeological Museum of Istanbul, Turkey: 1293. 

Ashmolean Museum, University of Oxford, Accession No. 
AN.AB251, copyright ng: 324 (b). 

Beitzel, Barry/BiblePlaces.com: 1220, kaliwang pahina sa likod (c). 


Bolen, Todd/BiblePlaces.com: 739 (d), 751 (c), 948 (c), 950 (a), 
1001. 


Istanbul Archaeological Museum, sa kagandahang-loob ng: 960 (d). 

Musee du Louvre, Paris: sa kagandahang-loob ng: 270 (a, b), 325 (b), 
532 (c), 946 (a, e), 948 (f, g), 955 (c). 

Museo delle Antichita Egizie di Torino, Fondazione: 532 (d), 533 (d), 
798. 

Museum of Delphi, Delphi, Greece: 793. 

NASA photo: 333. 

New York Public Library, The; Rare Books Division, Astor, Lenox, 
and Tilden Foundations: 1151 (a). 

Papilio/Alamy, copyright ng: 305. 

Photograph © Israel Museum, Jerusalem: sa kagandahang-loob ng 
Israel Antiquities Authority: 325 (a), 476, 948 (a, c, d), 960 (a). 

Roma, Museo della Civilta Romana - Archivio Fotografico, Museo 
della Civilta Romana: 208. 

Sa kagandahang-loob ng Israel Antiquities Authority: 1147. 

Schrempp, Heinz: 740 (b). 

Shrine of the Book: ang larawan ay copyright ng The Israel Museum, 
ni Ardon Bar Hama: 322 (c), 1095. 

Smithsonian Institution, Washington, D.C.: photo number 78-8738: 
1262. 

Société Royale de Papyrologie du Caire: 324 (c), 326 (b). 

Tal, Duby/Albatross/Alamy, sa kagandahang-loob ng: 1245 

Tal, Duby/Albatross/SuperStock, copyright ng: 170. 

@ Trustees of the British Museum. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
Source: https://www. britishmuseum.org/research/collection.online 
/collection.object.details/collection.image.gallery.aspx ?assetId 
=250107001&objectId=282257&partld=1: 557. 

© Trustees of the British Museum. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
Source: http://www.britishmuseum.org/research/collection.online 
/collection.object.details/collection.image.gallery.aspx?partid 
=]&assetid=1129969001&objectid=449197: 1194 (a). 

United States Department of Agriculture, Washington, D.C.: 741 (c). 

University of Manchester, copyright ng, 2014: 323 (a, b). 

Walters Art Gallery, Baltimore: 86. 

www. BibleLandPictures.com/Alamy, copyright ng: 335 (b), 927, 978, 
1397 (b). 

Zoonar GmbH/Alamy, copyright ng: 657. 


bpk, Berlin/Vorderasiatisches Museum/Juergen Liepe/Art Resource, 
NY, copyright ng: 379. 

bpk/Krass, Hans Christian: 945 (c). 

bpk/Vorderasiatisches Museum, SMB/Olaf M.Te8mer: 323 (b). 

British Museum, London, ang larawan ay sa kagandahang-loob ng: 
169, 323 (a), 324 (a, d), 325 (a), 328 (b), 436, 529 (b, d), 530 (a, b, 
c, d, e, g), 534 (c), 782, 1058, 1097. 


1468 


British Museum, London, copyright ng Trustees of: 186, 326 (a), 
328 (d), 529 (a). 

Classical Numismatic Group, Inc./cngcoins.com, sa 
kagandahang-loob ng: 538 (b). 


Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsimile, The: 1909: 336 (c). 


Halliday, Sonia, Photographs, copyright ng: 329 (b) 954 (a). 
srael Antiquities Authority, sa kagandahang-loob ng, ang larawan 
ay copyright ng The Israel Museum, Jerusalem: 741 (a), 914. 


srael Exploration Society, mula sa Jewish Quarter Excavations, 
Volume III: Plate III, 1, Area E, Stratum 4: 952 (d). 


srael Exploration Society, mula sa Jewish Quarter Excavations, 
Volume III: Plate III, 2, Area E, Stratum 4: 952 (e). 


srael Museum, Jerusalem, sa kagandahang-loob ng: 838. 
Kreissparkasse, Cologne: 534 (b). 
Levy, Epher: 192. 


Library of Congress, Washington, D.C.: LC-DIG-matpc-20757: 
953 (e). 
Library of Congress, Washington, D.C.; LC-M305-SL12-405: 
748 (a). 


Library of Congress, Washington, D.C.; LC-M32-ART-144: 

953 (a). 

Library of Congress, Washington, D.C. ; Prints & Photographs 
Division, LC-DIG-matpc-22242: 953 (b). 

“Man and His Work“ Pavilion, Eretz Israel Museum, 

Tel Aviv: 952 (b), 953 (c). 


May-kabaitang pahintulot ng Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo---Sopraintendenza speciale per Pompei, 
Ercolano e Stabia: 536 (d). 


Musée de Normandie, Caen, France: 534 (e, f). 


Musée du Louvre, Paris; sa kagandahang-loob ng: 269, 330 (b, d), 
335 (b), 424, 529 (e). 


Museo delle Antichità Egizie di Torino, Fondazione: 529 (c). 


National Archaeological Museum, Athens, Greece: 335 (a), 530 (f). 

ROLOC Color Slides, larawan mula sa: 322 (a). 

Roma Musei Capitolini--- Archivio Fotografico dei Musei Capitolini: 
534 (d, g). 

Roma, Museo della Civiltà Romana - Archivio Fotografico, 
Museo della Civiltà Romana: 534 (a), 970. 

Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Musei 
Capitolini: 336 (b). 

Safari Park, Ramat-Gan, Israel: 202, 955 (d). 

SDC Colour Experience (www.sdc.org.uk), sa kagandahang-loob ng: 
1313. 

Smithsonian Institution, Washington, D.C.: photo number 207938: 
841. 

Smithsonian Institution, Washington, D.C.: sa kagandahang-loob 
ng: 532 (c). 

Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale 
Romano e I Area Archeologica di Roma, sa kagandahang-loob ng: 
536 (a, c). 

Su concessione del Parco archeologico del Colosseo: 536 (b), 752 (a). 

Tal, Duby/Albatross/Alamy, sa kagandahang-loob ng: 739 (b), 

745 (c). 

The New York Sale, sa kagandahang-loob ng: 544 (b). 

© Trustees of the British Museum. Licensed under CC BY-NC-SA 
4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Source: https://www.britishmuseum.org/research/collection.online 
/collection.object.details/collection.image.gallery.aspx?partid 
“1@assetid736367100180bjectid:7327188: 332 (a). 

Tsvirinko, Andrei/BiblePlaces.com: 476. 

Uitgeversmaatschappij Elsevier, Amsterdam, sa kagandahang-loob 
ng: 531 (b). 

www.BibleLandPictures.com/Alamy, copyright ng: 532 (d), 538 (c). 

www:.LifeintheHolyLand.com: 464. 


1469 


Para sa higit pang impormasyon, magpunta sa www,.jw.org/tl 
o kontakin ang mga Saksi ni Jehova. 


